UDGORN 


*** 


S E 1 0 N, 


SEREN' Y SAINT ; 


T » CtNSWT» 


ÍGWTDDORION “ OORUCHWYUAETR CYFLAWN- 
DER YU AMSEROEDD/ 


MIWN 

TRAETHODAU, LLYTHYRON, H4NESIO*, 
PRYOYDDIáRTH, &c. 


Njrnl a iaehatom Babilon.oníi nid telb hi yn iaeb ; radewch hi, ac iwi 
hawb i'w wl.ui : canjs ei harn a gyrhaedd l*r nefuedd,ac a ddyrcbafojd byd 
yr wyhrau,**— J i*.*li . t>. 

** Drinj ibagot, >r efeucylca Seinn, l fynydd ncbel.**— Raa. xl, f. 


CYFROL I. 


MERTHYR-TYDFIL : 

ARGRAFFWYD, CYHOEDDWYD, AC AR WERTH GAN J. DAYll, 
NANTYGWENITH, GEORGETOWN. 


1849. 





'í>i (K)CP 




l» ««•*> • 0T 


, 

fl ( ff^| 


yu> .»'4au ?f j *i » , rrrvA itv 

« •. : ji. î . ;•( 


• » ’ . , 
k • N v * ►IC'I » #f * • 


.« *r. * N' i ifj • ,».j - ,» > 


i th 


:4H.JVT • VfíT,|-jy. 


,ti»> J t \>is> I/IJISŸ* «. >* /;v* . ,NI/>4n«ns.< 

.V f. - . ••.:■■. t ■• 




.v>( ; 


RHAGYMADRODD. 


Anwyl Pdarllexwvr, — Daeth yr adog i ni cbwythu yn ci» 
Hldoorn, fod y fliryddyn y declirouasom udganu yn awr ar 
dorfynu, n bod douddeg l' noons' yn aros i gael eu (jwneyd yn un. 
Diolchwn i bawb am eu caredigrwydd yn gwrandaw ar oin llais. 
Oallwn dystio ein bod wedi gwneyd ein goreu i udgunu, a b"J 
rliai weili myned alian o Babilon eiaoes ; erbyn y cawn Uoooift 
sy’n fwy y flwyddyn neaaf, hyderwn y IToant wrth y cannoeJd. 
Wae y prydyddion ac ereill yn haeddu eu canmawl am eu hani- 
ynedd digyflelyb yn aros eu tro. Darfu i ni udganu yr oll a 
nllem, oa na ddarfu i ni udganu gormod. Myn rhai ddweyd ein 
liod wedi rhegu unwaith ; ond fe ẁyr ein darllcnwyr mai un o'r 
sectariaid wrihdrin yr “ olew" fu yn gwneyd hyny, nc nid nyni. 
Y Cbolera hefyd fu yn lladd pobl eleui, cofier, ac nid y Saint â'a 
holew; ac yn Mabilon y dygwyddodd hyn. Bellach, y mae pawb 
yn ein hadwaen ni, er nad ydym ein hunain wedi adwaen nemawr 
fwy nag o’r blacn ; cr hyny, ychydig sydd yn gwybod am ein 
traul a’n traflerlh, pan y maent yn gwrandaw arnom yn udganu, 
yr liyn a wnawn yn blithdraphlith íl gwaith arall. Yn awr, 
gwuawn ganu yn iach i 1849, y flwyddyn hynotaf i ni erioed, gaa 
obeithio y cawu ni a’n darllenwyr nerth ac iecbyd i dreulio yr un 
ddyfodol yn hapus. Taled Duw i’r dosparthwyr olJ ; Efe syda 
yn gwybod am eu flyddlondeb a’u traflerth ; a dywedwn ninnaa 
Amen. 

Yr eiddoch yn ostyngedig a diolchgar, 


Uerthyr, Rhag. 20, 1819. 


JOHN DAVIS 



C Y X N W Y S I A D 


Tl'l' . 

A «tl y disrfd, Scr. ? 235 



Alhinw larili lacliu» ‘2U 

Ammmliiii y ueiocdil >11 

A tn yn California 22 

Ai ) Parcll.T. Piice, Abeidair.. ho 
A nv)ddioii y dyddiau dinrddaf 1 15 
A on p»y» )n > prili ddyo^irf.. Idd 

Ain'it lnad i'n I7H 

Araeili Capl. Dan Joiico mron 

"IV\ l dé I8d. 300 

Agmiad Ebcnczrr. yn 8i.*Serun, 

Ffraínc 310 

Allgb) fnrw Idioldrf |>omt *23l> 

A mr> w iat' -ilinu 24,43 4-1. 04. H4. 104 
ftfdL I ' l IM, IM| iOi. 22 I. 210 

(laru ddidms>airitd 110 

Carlbinrd C i horddu i 154 

Canu 176 

Cyftanudrr yr Y’»?rifrn)ddion a*r 
l'barirraid 103 


C\ friliomadau cirfyddtd yr oe» 13« 
Cymiitanfa Gyffiedmol Cymtu.. loo 
Cyfarcbiad oUf y Sfiinl yinfudol 

i Galifoinla 55 

Carn iywyllncb yn fwy lú'r fol- 


ruiii 30 

Caprl y Sainl, LUii*- lli 4 i 

Cyfarchiad ymadauol i’r Sainl.. o 

Ctnsbonon i Ymfiidwyr 232 

•Cofuodion CyniiMdlcddoi — 41 . 01, $2 
101 121, 143 103. lHO 203 222 240 
‘DadcuridUri >ii angbcurbcidiol er 

adnabnd Duw 214 

Dadlnion 105 

Dus**lu< b idiwysiud arcfyddol.. 154 
Dadcoddiadau a Cwelrriigaeihau 125 
Dwyioldei»| Llylr ftforiiiou yn cael 

ei wtino yn inhcllacb 50 

Dararsjryiifeydd ai&wydus 62 

Diarelnon 38 

l'iiglynion li *' Udgnrn Seion'* .. IIH 
Epiäiol y Deuddec al y Llywydd 
O. Prail.a'r Eglwys yn yr Yn- 

ysordd Prydeinig 100 

Efengyl yr lesu 200 

Ffarwel Plant' 'Seion 230 

Gwr cloH'ydeinl 45 

" tíwtyrfb y Paslwn"— tíwir neo 

gHU ?••••• 77 

tíwohr y dosparthwr ffyddlawn 70 

tíwyrih ar y glowr bacb 12'» 

tíw)ilhian beb ddaifod.. 139 

Gw>ithiau seclariaid a gwyrtbiao 

Samt % 147 

Gweddio 105 

tíw’tawio cig a gwaed 108 

Gair ai hresethuyr y Saint 202 

weledigaeth byuod, a gweinydd- 
iad ordinbad gan ysbrydion.. *210 
tíw-yl y ii Niuas y Llyn Halen.... *2ni» 

Hiraeth am Seinn 157 

Hanesioii im iacbld..... 155 


llanrii Cymmanfa ftforsanwf .... 

ioan Fcdyddlwr 1 

U>ib>r o*r Council Blutt« ai y 

i hwjéú fta. PblUipa 

Liyibyr oddlwnb y Cciiítíwr 
j Cwnreif yn F tainc atj. Dtvi» 

! U>tbyr C-pl Jonr» at J. luvi» 

' Llythyr oütíiwiib Capt. Jotir» ai 

« LftywyM Mttttp* iho, 

I lylhyr ai y biawd J |>avi»«... 
Ll»ihvr yr A|x»(<>l Wiifuití Wuod» 
lull at yr «potlolO Piall.... 

*' Llef o*r Ddinas santaldd" .... 
Llyibyi al y Llywytíd W. I'billip» 

M r . J Puth a T. Pnce, Abcrdare 

Mi-Mnrrnitlurth 

Myfyrdndau 

Mtnuau *nawr a ganaí 

M<'<td>c»n<arib rflnbiol Jrhofa .. 

N'od.ui pirfeibwr 

Newstfdion Ameiicanaidd ...... 

Ulive <>i I a caslei oil yu dda al > 

1 liolrra I 

Pbotpboius yn dynoeihi celw>dil 
Piopbwtdoliaeih Cyuiro atn ad- 
íeriaii gwii Riefydd yn em pluh 

Prrfelbwr llwvdtíiannus.. 1 

Hbr-ymau pabam vr wyf dios cf- 

w\tídorion > Saint 

Seion y d>tídiau tíiweddaí ...... 

I Sou ain rylcloedri 

i Ty»( lolaeib Aluraw Duwiniddol 

I am Sant 

! Tystiolaetb Plnllip Seix, Blaeuau 

Gwrnt 

I l'o ritíull >n cael ei folwg 1 

* Ysbryd yn sylweddol, a Duw yn 

! ans<lwcdd<>l * 

• Y ciacb faidd bunanol ' 

i Yr •' rdc«iin a *)U galw i Seion.. 1 

I V s.'r garibrdif.. 1 

' Y ffordd lydan a'r lloicití gul .... I 

YmogelWLb ibag y fau-eemtian 1 
Yr ymfudiad Cymreig nesaf.... i 

Y Domau Ysbrydol yn Mrawdlys 

y Gelyn 67.85. 108, 1 

Y Dybaco I 

Yr Olew mewn dadl 1 

Y Bedyddwyr ar ddyfod yn Saiui I 

Y Dinysl.vdd ar y dvfroeüd .... 1 

Y Cbolerá 123, 1 

Y Bihell a’r tíno 1 

Y Gwron a'r Coryn 

Y Parcb. D. Davies, Panlteg. a 

Mmmouiaetb 

j Y Milflwyddiant 

Y’nifudiad diw-cddar y Saint i 

i tíalifoiuia 

Y’mdaitb y Saint 

I Y’ Pren a’i Ffrwytb 

! Ycbwaneg i brofl dwyfoldeb Llyfr 

| Mormon ••.... 

) Y Rbag-ndgauiad 



Umr. 


"DlUWCIt .% L I. * N O HONI III, 
(>LK BlMILOA) K V MUOBL I." 


IDGORN S E I ö N, 

NEU 

&trm u «grâtnt. 


Cir. I.] 


IONAWU, 1819. 


[Pris 2". 


H1NHWYSIAD. 

Y Uhng uüfGUlinil - 

TUD. 

- 5 

i’y furi liiod Y nia.ì m ül i r 9 uint * 

0 

Hone» Cj mmnnfa Morganwg 

- 13 

- 14 

- 22' 

Rbif y S«int trwy Gymru - 

Aur yu C'alifornU - 

« 24 

Auirywiarthau - 

- 24 

AlDabol fí, tiau ■ 


Cauu ». I’ret;ttUu • * ' 

. - 

- 24 

Gomnu " 

. 24 

Gnyrlliiau • 

_ 

At y Goii. biv.rr • ’ ’ 


At y Dosi'arthwyr - 


At y Dcrbynwyr ■ 

CAERFTBDDINi 



UFFWfU äi. ■■ - 

WBRTH HEFY d 

Cjo y stint yn U-r o »Cr M . 

t, w> y Deau a’r Gogleí d - 

1S49. 


AT EIX GOHEBWTR. 

6 T Dyraunwn hribr.u wlu RohobydJ D. WIIUtoH, m»l «nry 
wuiihrodu yn “ ilo»tr priJd" gweitlon Duw y mtcr Yibryd 
Gláu yu “ argyhoodJi y byd o bothod." Y micot bŵy 
yn llcfaru din nrwciniaJ yr YibryJ, yr hwu iydd yn cyf. 
rnnu doclhincb iJJynt er nrgyhoeddi y byd. I*e bunui yr 
YibryJ yn nryyhocddl ar ci ben ci hun, afreidiol bollol 
funui pregetbwyr, a rawy afreijiol na hyny funiai gwedjio 
dro» iJdynt Iwyddo. Nia gall y byd dderbyn Yibryd Duw , 
ond fo all, 01 myn, Jderbyn pregetb dan ei arwoiniad ; a'r 
hyn a JJorbynio folly yw yr uníg foddiou iyjd er ci 
argyhoeddí. 

Cî" Draidd y gallwn gredu y itoH o l.anelli, icf fod eglwyi y 
Bedyddwyr yn Felinfoel wcdl gorfodi y I’arch. D. Jonc» i 
«einyddu yr ordinhad o oiodiad dwylaw ar ol bedyddio ; 

0 herwydd i ni ddeall i Alr. Jonea, yn JJiweddar, yigrifenu 
yn lelog yn erbyn hyny. Anhawdd genyra gredu yr ym- 
ostyngai gwoinidog oedranui fel efo, l ewyllya y rhai y 
mao yn ddysgu, o flaen ewyllyi yr Ilwn a'i danfonodd (?) 
atyul. Y praidj yn dyigu y hugail fuaiai hyny. Ilwyracb, 
bob yn ronyn, y dyigout ef i addaw y donian yibnrdol 1 

ís?" Gofyna rhyw Iorwerlh, lu fewn ì’r bcrth, paliam na wna 
Capt. Jone» ajolygu y iylwadau ar y “ Doniau YibryJol," 
•yJJ yn Soren Gotner, gan Sylwedydd o’r Goglcdd. Gcill 
liefyd ofyn i Mr. Goraer, oi agora cfe cl gyhoeddiad an- 
mbleìJiol i hyny, fcl y gallo'r un Jarllenwyr wclej y JJwy 
echr. Oi gwna, y rnnc digon a'u haJolygant, beblaw Capt. 
Jones, canyi y mac ganddo ef wailh arall ar byn o bryd. 

01 palla Mr. Gomer, fel y credwu y gwna, b»dd i ni wuevJ 
ein goreu i yigrifenu ychydig ar y pwuc yu yr L'ogorn, 
cauys y mae'r SylwcdydJ yn lanc a ajwaenora yn dJa. 

NiJ oos achoi i ni gyhoeddl yigrif J. T. ynghrlch t Jvn a 
ddywedir iddo orwedd fel un marw yn NghamewydJ, rcb- 
yJig amser yn ol,ac i dJau brophwyj MormonaidJ gael en 
profi yn dwyliwyr wrth ffugio ei adgyfodi ; o herwydd y 
mae pawb yn hysbyi fod y stori hona wodi dilyn y Saint 
i bob cwr o'r wlad, cr pan y daethant gyntaf i Gymru, 
a chyn hyny yn I.Iocgr, ond fod enw t lle yn cael ei newtJ. 
Oa gall rhywrai cnwi i ni y tri twyllwr hyn, a'r tỳ llc y 
buout, cant y p’.cscr on clyweJ yn eu troJJoJi i Salan. 



UDGORN SEION, 

mu 

ŵrrn g £»aínt. 


Rllir. I.] IONAWR, 1849. [Cvf. I. 

Y RHAO-UDOANI A D. 

Anwyl Ddaim.lrnwyb, — Fel udgonwYr, newydJ ein galw i 
swydd, ar ddechrell blwyddyn, ac heb dreio ein chwyth eriocd n'r 
blaen mewn t'naons, a hwnw yn nenydd, fe ganiatewch i ni yn 
awr i dreio ein llaw, fel y galloch farnu pa fath sain a allwn 
roddi. Efallai yr ystyria y doethion ein bod yn ynfydu wrth 
wneulhur hyny ; ond sicr ydytn, os gallwn wneyd rhyw leisian, 
y tnedrwn ddweyd gyda Phaul, na fydd “ un o honynt yn aflafar." 
Er fod yr Amscrau yn enbyd yn ein hcrbyn, a’r Ser tnfewn 
awyrgylch Gnmcr yn darogan petliau rhyfcdd am danom — prif 
Dtlitr’jyiryr yr oes nra ganu cin marwnad, a’r Se Ujildtcyr mcnn 
pelrusder ynghyleh ein rladdu mewn dwfr — I’archedigion daear 
yn dweyd ein bod yn drewi yn eu tTroenau, a’r doctoriaid yn 
barod i’n hagor i chwilio am olew — plantos yr heolydd bron 
treulio eu tafodnu wrth waeddi “ Hen Seintiau” ar ein hol, a 
chythreuliaid, dyhirod, a dtrtriolion yn cytuno i’n herlid a'n com- 
gylmddo — er y cyfan, yr ydym yn penderfynu mynu gwybod pa 
rym sydd yn cin llais, a pha elTaith a gawn ar y hyd. Ni ddys- 
gwyliwn i’n IlrnGOBN alln adgyfodi y meirw, canys nid yr un 
“ diweddaf’’ ydyw ; ond efallai y geill fod yn foddion i ddihuno 
llawer sydd yn feirw mewn camwedJan a phechodau, a'u dwyn 
i fywyd newydd. Os gallwn wneyd hyna, a’u cadw yn effro ar 
ol hyny, bydd ciu bwriad wedi ei gyllawni, a’n gwasanaeth yn 
werlhfawr yn ngolwg Duw. Na ddysgwylier hefyd, mewn swydd 

fel hon,i ni aros i TmresYmu í phob un a'n cvfcrfvdd ar v ffordd; 

I 



UDGORX 8ErOX. 


€ 

fithr os dypir egwyddoríon o’n blaen, çirnawn udgar.n ein meddwl 
ura <ìanvnt— 08 tliucillau fyddant, awn heibio yn ddisylw, gan 
udael iin cydgreaduriaid i ymborthi ornynt, hyd ne» y deaant i 
wybod gwerth rhywbeth girell. 

Kr nad yw oin Hudoorn ond byclmn, ct»o y moe yn wnith tra 
cbyfrifol i ymwneyd ogefj-canys os rhorldwu 44 süìp anhynod, 
pwy a ymbarotöa i ryfel ,r yn erbyn y gelyn, pnn y gwna yrootod- 
iarl disymmwth ; oc os na udgonwn vn eglur, a defnyddio y 
gwabanol leisiou yn eu pryd, byddwn yn ogored i gomorwain. 
Am h_\nr, dymunwn gynnorthwy gweddinu y Saint, o herwydd 
gwyddoin na ddichon dim fod yn fwy o l»e!p na hyny. Ond, er 
ein cysur ni, a’n gwrandawwyr, oddawa brawd anwyl ag avdd ar 
iin roorio tua Seion, pan y cailì’ afatd ar y newyddion gwell sydd 
yuo, i’n cynnysgaetliu á plietbau arùderciiog i udganu yn vr 
Udoorn, y riiai ond odid a heiniant trwyddo yn fwy sonÌMrus o 
lawer na dim o’n heiddo ein huoain. I*el byn byddwn roegys 
bodau adeiniog, yn medru cipio efallai yn o Scion, beihau 
i'w budganu yn fisol hefyd yn Ngbymru. Dcllach, yr ydyra yn 
liydcrns y boddlonwn y gonest, uc V rhybyddiwn bawb yn d»*g ; 
uin hyny dystäwn y tro cyntaf hwn, gau obeitbio cael dyfod 
i’ch clyw eijto. 


CYFARCHIA D YMADAWOL l'R SAINT. 

Frodyr a Chwiorydi» Anwtlaidd, — Welo y cyfnod pwysiraf 
a mwyaf galarns a gnrfoleddus a ddyewyddodd anrnm er dech- 
reuud oin cydnabyddiaeth, wrth y drws, sef fy ymadawiad o'ch 
p'.îlh i wlad bell ; a chynibella yr ystyriueth hyn fi ich cyfar^h 
un waith otto, a’r waith olaf hon, ac i ddwyn eich sylw at y pethau 
canlyuol; cauys diau y gwyddoch chwi iljwy Ysbryd y gwiríon- 
edd, a thrwy lawer o esiamplau a ffeitbiau, mai gwir awydd fy 
nghalon oedd eich llesoli a’cli dedwyddoli chwì, yn dyroroorol nc 
yn y 3 brydol, yn yr oll a wnaeth\ra. Gŵyr y Nefoedd, a gŵyr fy 
nghydwybod innau hyny, a dyna ddignn o dystiou, nad pwy a'ì 
gwithwyneba. I'r dyben hyn ni phpîdiais nc ni ddiffvgiais yn 
llafurìo, nn nos na dydd, er ys pedair hlypedd ; »c hyd yn hyn 
jileser fv nglmlon yw eich gwasannrthu, a’m porfoledd i vn yr 
Arglwydd yw ddarfod iddo gyflwyno i mi gyfran o oruchwyliaeih 



TDOOIIN SLI/N. 


adferiadol cyflaw nJcr vr amscroeJJ luag at«Kh cliai, â’m d« agu yn 
yi eguyiMorion liyuy a’ch detlwyJJoIani chwi, «c aVh arwelnU.'t, 
o«U eo gwneyd, i gtfluwu feJdiuDt «» ddedwvd lw. li pu;. \lunr a 
rf yfedd yrystwiaf fi y frnint o guel bod yn oífeiyn dros-D iuw i 
h; ’.*getliu gairyhyayd — efengjl gwllu I>uw, hc o gael» yrha»! i 
weitiyddu ordiuhadnu dwyfol, o gymiueradwyaelh y Nei itdd.i' n 
cyJg* nedl unwyl; a miwr yw rich hraint, ie, «unhrartha I* y yvr 
ei. h rhodd chwilhtiu, Hlint anwyt, eicli hoJ ndl cael ei- li dwyn O 
d\ wyllwch gau drwddodlodol i oleuui eMhîjfl Mab Duw-wc. i 
cael gafael ar grefydd a grym yn Mi, a dod yn ctifeJJioi» aylwedi., 
« f cnel ernes yr «*ti fediHieth oddlfry. Wrth hyn glynwoh miii 
eich hywyd — y pethou hyn genftch yn wwtalôl; tc feîlywur 
ydwyf na fydd f> ìlafur innatt yn c*fer yn yr Arglwyd t. Nid yn 
Uîiig yr vyf tcc</r eich gwe?»anm*ihti tmy la ur u lluddrj, tr « v 
rwystrau a gorthrymderau, er gnaetb-u’ holl erhd cronifytl crita, 
a phohgwg n gwawd, yn yatod yr an M»r a aeth heibio, eithr y n.ae 
fy awy.dd a'm dytnuniad yn crnnyddu fwyfwy i'ch lloaoli yn yr 
aiuser dyfodol; ac, nad pa mor çroes i'm tt imìa nu yw e’«h 
giiducl megra ŵyn dmiwed yn nihìHh btaiddiaid daimeidog — n d 
jm mor gostoa yw hyny i iui, sicr wyf \n tnlaeu Haw, a 6i- r fydd- 
wch chwithaa i*ch boildlonrwydd hollol, mai buddiollchwi yw 
fy myned i ymuitli um ennyd, canya yr wyf yn myned i hnn t« i 
lle i chvi, fel lle yr wyf ti y gulioch chwithtiu hefvd, yr h«il 
gy wir galon ag eydd yn caru yin l'Ungoaiud ein H.trgh. \dd hsii 
(irist, íod gyda ini otn fil o flwyddi dedwydd yn vr “orphwynfa «g 
sydd etto yn ul i bobl Dduw.*' OniJ âf. ui frrheir dvddiau e’ch 
gorthry mder ; os tni a âf, ni foJdîonir fy enui<l nes gweled fr hoU 
frodyr a chwiorydd allrudiediif a gwa«SHre<Ug dr*y y rhan bi>n o 
1> tbilon, yn llaaenhau yn iachawdwriaeth Duw yn Se» n. 

Clywsoch a darllen «soch iawer atu ware.iigHPth Duw i’w Mant 
yn Seion, a diau fod eich ctdonau yn hiraethu inwyfwy atn ei 
mwynhau, yn gyferbrniol i fel y mae arwrddion yr amsernu, 
hòlyution gwladwriuethoî, rliyfeloedd, terfy?goedd cenedloeld, 
dymchweliad teyrr.asoedd, gwrthryfel ac erlid, a châs y B«hih*n- 
iaid, yn diddylnu eich sorcbiadatt oddiwrth ei iheganau dariodedig; 
a uiau yr hiraellia lîawer vn fwy o herwydd gormes ac anghyt- 
iownder, newyn a thludi, yn y b.ynyddoedd dyf«»dol, «m war**ùi"- 
aeth S**i<»n. Eithr pan y caniatâ Duw i ddorao y fnll i ymogo r y«l, 
i byrtli uffcrn arllwys i maes eu hyddinoedd csdamaf i dyweüt 
eu “ plJit>lau ,, úinystiiul, mcgys piäau, heintiau, a ffrewyHau, k < 



l'DGOHN SEION. 


8 

waghau y teyrnasoedd o’r anwir rai hyny ag a wrtho umi . ngyî 
ei Fab, a gasânt ac a erlidiunt ei blant; yna y gwelir doothiiítb 
a chariad tragywyddol eich Tad tuag at ei blaut íTyddlttwn— pryd 
Ijyny y deallir ac yr addeíìr gan bawb yr anghenrh» idnv\dd ain 
Seion yn w’ared fan i’r Saint; y pryd hyny y gwelwa ci chascion 
hi, ac y dechreuant yfcd gwaddod y ewpan erchyll u lauwasant 
iddynt eu hunain ; dyua yr amscr y gwelir gwahaniaetl» rhwug 
y rhai a wusunaethant Dduw, ac a ufyddhant i urweiniad cu 
hugeiliaid, a’u caseion — rhwng y rhai a yradrechant adciladu 
Seion, ac adeiladwyr Babilon ; ie, y pryd hyny, pliiut Seion gan 
ganu a ganant yn uchelfeydd dinasoedd y Duw byw, racwn pre a - 
wylfeydd heddyrhol. IleiiíTych i’r dydd ! Ara hyny, pan y n.a« 
y pethau liyn yn eicli gorraesu, nu Iwfrhewch, ac na laesed eich 
dwylaw, canys arddangosaut fod araser eich ymwared cliwi yu 
ügosâu, 'ie, wrth y drws. 

Diau y gollynga y fall genfaint ol choegwyr eiddigus i‘ch erlid, 
eîch cawgyhuddo, a’ch gwawdio, wodi fy ymadawiad yraaitb; eitbr 
cofiwch mai anghenrbaid yw cael profiad o’cli Öydd chwi, a rbrid- 
iol yw i’r trueiniaid hyn ag a ragbarotowyd er’s talin i gacl cyfle 
i gyflawni ruesur eu hanwiredd, i lanw eu cwpan erchyU, cyn y 
liyddant yn Uestri cymhwys i ddigofaint arddaugos cyfiawn farn 
Duw ar gaseion y gwirionedd : yr ystyriaethau hyn a’ch galluog* 
ant i ddyoddef pob dira yn arayneddgar, ac i edrych yn ralaen at 
daledigaeih y gwobrwy. Diclion hefyd mai o’cli plith cliwi eich 
hunain y cyfyd rhai hunanol, eiddigeddus, wedi colli yr Ysbryd, 
l>a rai a geisiant arwain eneid,iau anwadal ar eu hol ; eithr yn 
cnwedig gwyliwch rliag, a gwrthwynebwch y rhai a wrthwynebant 
yr awdurdod a osodwyd yn ol evrvUys Duw i’ch tywys a’cli porthi, 
yn ol fel y gwelwch yn hanes y Gymmanfa ddiweddaf. Nid yw 
hyd y nod cydwybodolrwydd yu ddigonol sail i wrthwyuebu yr 
offeiriadaeth; canys y raae aml un raor gydwybodol yn addoli 
delwau, ag y mae ereill yn eu haddoliadau hwytbau. Nid cyd- 
wybodolrwydd yw cicli arweinydd yn unig ; er fod eisieu i bob 
un feddu cydwybod ddirwystr tuag at Dduw a dyniou. etto dylid 
dwyn y gydwybod aty safon,ac nid gwneyd y gydwybod yn safon. 
Ilyd oni ddelwyf yn ol, glynwch wrth ddarlìen, chwiliwch yr 
Ysgrythyrau, trysorwch Lyfr Worraon yn eich cof, argratìfer yr 
“ Atlnawiaethau a’r Cyfararaodau ’’ ar lecbau cich calonau ; 
ymagweddwcli yn ddifrycheulyd yn ol yr oll a gyhoeddais yn eich 
plith. Nid wyf heddyw yn teimio un tueddiad i aiw vu ol ddira 



•m epwyddnr aj a gyhneddais, na dini un ddysgoidiarlh n roddain 
i chwi; oilhr yu hylrsch eich nnnog i'w chwi'.io yn fanwl, M am 
drysorau ceddicdig ; ac hydoraf, pan yn inhe’l oddiwithych, i 
glywed fod yr oll, o dan fcndith Ncr, yn fuddiol i'ch gwncyd 
chwi yn ddorih i iachawdwrìarth. N'id wyf wrlh hyn yn boni 
perlFeilhrwydd i ddim o’m hysgrifcniadau, na'iu polhau sauti'idd- 
iaf; ond o’r ochr aiull, y mno fy iraoleddau a'm gwrudidau, nrili 
yr hyn a ddymuuwn fod, yn ffurfio lcatun gwcddi barliaus nm 
ncrth oddifry. Ni fynwn i chwi fcddwl fy mod yn awgryrou f. d 
y naill na’r llall, na'r oll, o'r Uyfrau cyfeiriedig, yn rheol ddig..nnl 
cr ymarweddiad y Saint, nac cr gwaith y weinidugarth ; cithr yn 
hytrach y toar y “llylhyren yu Uadd, ond yr Ysbryd st'n 
bywhau yr Ysbryd yw yr oS'iciriaiicETII, yr h.'n avdd jrn 
nicddu yr hawl a'r ddocihiucb i dcrfyuu pob dwil, Irwy \r 
hou y mao Duw yn gweithio. Uwyliwch rhag y rliai a wrtboiiant 
frawdlyanedd yr ulTuiriadaPth, dm honi fod y llyfr hwn, neu yr 
yagrìfeuiidau eroill, o'u plaid hwy fcl arall ; nid o Dduw r mue'r 
ysbryd yna, onide afreidiol yw'r offeiriodaeth. Anmhosib), yr 
ystyriaf, i gybueddi unrhyw reolau digonol a ehyfiuwn at I ■ b 
petb a ddrgwyddu yn yr egiwys, o hcrwydd amryuriaelh yr am- 
gylchiadau ; eitlir nid anmhosibi y w i Dduw grunysgaelhu \ r 
ufieiríadaeth â doethiueb gogyfer â phob amgylchiad, er rboddi 
barn grfiawu : am hrny ufyddhewcl: i’ch bugeiliaid, mcgrs i'r 
Arglwydd — gwcddiwch drostrut yn barliau* — gwncwch a aUoch i 
ddiwallu eu hanghenrheidiau corflbrol, fei y gallout ymroi fwy 
i’ch gwasaouethu mewn pelhau csbrydol. Na thwrìled r gelrn 
cliwi i gredu y gadawa* y Duw doetli a scfrdlodd ei derrnas y 
waith olaf hou ar y ddaear, i'r boll ofleiriadaeth srdd yn ei 
lîeyrnas, nac ychwaith rn Nghymru, i fyned ar grfciiiorn oil, fel 
na bo a’ch arwcinia chwi yn ffrrdd yr Arglwydd ; ac na choeliwcli 
y rhai a ddrwcdant y dymchwelir oflciriadaeth dcu dcyrnus 
• Dduw, ello oiidiar r ddaear canys ni wneir hynr yn dragrnnld ; 
eithr “y freniniaeth, a mawredd y fieniniaelli o dan yr lioll nef- 
oedd, a roddir i bobl saint y Goruchaf’’ rn ei iawn bryd. I.lama 
y bryuiau fel ŵrn ilefaij, a neidia gwyllt fryniau Gwaiia fel 
hyrddod, ac wedi hyny ni syûir rr offeiriadaelh o’i lle. Gwir fod 
rr offeiriadaeth wcdi cael ei chipio o’r ddacar i’r nef am yspaid, 
droion cyn hrn ; etto uid oedd y rhai a'i meddent rroa, ac a'i 
hiawn-ddefnrddiasant rn eu hoes, rn colli cu hawl iddi yu y 
utan.au Uo y maent, ac ui wnant hyny yn dragywyddol ; eidJyut 



10 


UDGORN SEION. 


h\vv eu hadferyd bi yn ol, a’i hamddiífyn ues y cyflawna fn r:adao 
Duw yn y cyfryw oes neu wlad. Y rhai diweddaraf a feddai yr 
oíieiriadaetli ar y ddaear ar ol yr ap'»*toiion, a mlferasRnt yr 
ofieiriadaelh i Josepli Smith, ac ni huaRai yn drefnus i neb nrtll 
i wneyd hyny ; achim iddo yntau pylJwyno yr offeiriudarth i ereill 
cvn ei fyned ymaith, pa rai sydd yn lTyddlawn yn eu 1 le, yna y 
mae ei oífeiriadaetli cf, drwyddynt hwy, yu parliau, ac a barha yn 
lüliob nian, a than bob amirylchiad, lle ag y deiliiodd o*r ffyn- 
nonell drwy ei ffrvdiau cysefin. Ei ffynnonell wreiddiol yw 
“ urdd Jiab Duw,” ercyn seiìiad y byd ; ei tharJdiad sydd wedi b*>J 
drwy ei holl weision ef, yn yr hoîl oruchwyliaethau < r Iwrcuddydd 
uiuser, ac a pyfranwyd yn yr amseroeJJ diweJdof hyn i’n haowyl 
l'rawd crybwylledig, ganJJo ef i Brigham Yonng a’r apostolinn 
ífyddlawn ereill ag sydd yn aros hyd hodJyw yn eu gulweJigaeth, 
a thrwyddynt ac oddiwrthynt hwythau (Jiolch i’w II a« Jwr Jwy- 
i'ol) ymwelodd â'n hofl'genedl, a thywyuodd gwawrJdydd y Jubili 
fawr ar ororau ein gwlad ; — adlewyrcha ei goleuni drwy bob sir, 
y mae ei baneri efengylaidd yn chwifio braiJJ yn mhoh hinsawdd 
a bro ; ac y mae braidd bedair mil o blaut Gomer yn gorfoleddu 
o’i herwydd eisoes ! a bwriada ddwyn yn ei chc 1 oddeutu tri clinnt 
o’u brodyr a'u chwîorydd unwaed, yn “ offrwin i’r Arglwydd,*’ yn 
ilaenffrwyth y cynauaf toreithiog o’r rhai ctto a ddaw i fynydd tỳ 
Dduw Jacob, yn waredwyr ar fynydd Seion, ac i hurddu lle ei 
gyssegr, — pa rai a fyddant ar y cefnfor yn hwylio tnag yno, ond 

o. did, pan y darllenwch chwi y llinellau cyfarcbiadol hyn. A 
sicr y’iu na ddiwreidJii yr offoiriadaeth oddiar y dduear, nes y 
llanwa y byd o oleimi gwybndaeth o Dduw, inepys ag y toa y 
dyiroedd y mòr — nad erlidir lii o Gymni hyd ucs y bo wedi dwyn 
yr lioll rai gonest eu calon i ddiogelwoh, a'u cyrchu o wlad y 
cystuJd mawr i fwynhau iachawdwriaeth ein Duw yn Sôion : am 
liyny, er eich l!es chwi a gogoniant y Duw hwnw u’i danfunoJd 
j’ch plith.ŵ fyniaf arnocli fel pe bai Duw yn erfyn aruoch drwof 
li — fel pe hai yr olaf JJymuniad o’m heiddo atoch — anrhydedd- 
■wûh, ufyddhewclì i, a gweddiwch dros yr offeiriadaelh yn mhob 

p. etli a JJyweJant wrthych. Os felly, sicrhai' mai eiddo chwi 
fydd y trigfaimu tragyn yddol, y coronau annifianedig, a’r oesoedd 
diderfyn i’w gwisgo niewn gogoniant. Heb i chwi wneuthur hyn, 
î id ocs genyf adJewid i chwi er daioni. Gan hyderu y gwnewcb 
byn, ymdJirieduf chwi i’w gofal, o dan nodded Ysbryd yr Hwn 

dygodd chwi o dywyllwch i olcuui diwyddynt hwy. Gol'aled 



UDCOfcN REION. 


M 


pob nn nm 'unir ci frylch ei liun, ac niil yr eid.Io arnll, oni.io v 
mao ofo yn myued i ddyatry w. I*ob un fel on gosodiryd a loddant 
(tyfrif nm y cylcb eu goaudwyd ynddo, ac a wobrwyir y n ol yr 
hyn a erya .. ffrwyth el Jafur pwn ge>glir y cynauuf i’r yagubor. 
Woitì.ian, Ir.Jyr a cl.wioryd.l auayl, nid y iniielaetliaf oi.d hvu, 
aof y goroby inyn tnwyaf o'r oll, y diwo.ldaf a'r laeraf ag v yalwaf 
oich aylw ato, yr hyn nid yw nowyd.l yrliwaith, ond ar garu o 
lionoch bawb oich giiydd, f.-l vr aroao caria.l C’rist ynorii. Gocli* 
olwch boh achlyaur i anghydfod ; tynacb ymailh bob gwreiddiau 
«lnrerwedd o’eh mynneeau eicli hunain, ac ond oilid y diwrei.Id» 
iwcb y cyfryw yn liollol o'ch plilh, f»l na cblywer aòn nm anghor- 
iad yn oicli plith, cnny« y inao y hyd n’r dìttfol yn eich c.«.u 
chwi ; uc ain byny. hyddod i’r byd u'r diafol w\bod mni dw i 1*1 
ion i’r Ie»u addfwyn ydycb, Irwy fcich t.o.1 yn earu eicli gi)vdd. 
C'ofinch m. li eicii lirnint fydd cuel cyd.devrnnsu gvda eich gily.i.l 
ain fil o lluyd.li yn Seion ; dyagwcli gydgi.ru eich gilydd vir.n 
urbvn hyny, ynto. Byd.Hv.-h dirion, caredig, boneddigaidd, a 
gi.rtyugoJig i’cli gilydd, nicgya y gwoddai i hlunt yr uii T.,d 
dwyfol, megys ng y cyinhellu yr un Yabryd tragywyddol. 0, m. r 
byfryd yw trigo o frodyr a chwiorydd yngbyd ! O, nior hvfr\.l 
yw c.trn , u cl.ael . in caru, gan oin g.lydd ! Kv ogorfulrdd i 
llawenydd fy nghnlon i ew, na wn om un o’r Saint, gwrryw na 
bciiyw, yu Ngliymru, na'r byd, ag aydd ganddrtit un digofaint 
ataf; on.l, o'r orl.r itrnll, cydnabyddaf yn ddiolcligar f. m >■; we. i 
cael, ac yn parhnu i guel il.aws o lli ithiau, drwy eich ymddyg. 
iadau bruw.lol a charualtid, i broti yu ddiammlieuol fy mod yrt 
cael eynnoaint, os nad mwy, o ie yn eicii aorcliiudau ag u deiltng- 
ais. Nurlhud y Uuw muwr ti i sictl.au parliuti o bvn i ir.i, .i 
digou yw. Mwy dymunol yw y teimiadau hyu i lanw’m iitynnrs 
mlli uduel gororan ni gwlad, lle y triga'm caredigion, nag u 
fyddai yr awelon byfry t'if a fodd y nefoudd i lanw hwylian'm 
liestr hebddo. Na fydded un o'r Ssint ìu awr liebddo, y» ’m 
tuer weddi drosoch. 

Frody r, cofiwcb pa enw a broCeswch, mai “C'yfiawn” yw enw 
eich Argiwyrid; ain hyny gwnencli gytìuwnder â pban b. Ystvr- 
iwch, cyn y gallwcli sefyll yn-y farn yn ngwyneb gwrlhodwvr 
eich cenadwri, y dylech fod wedi rhoddi iddynt, nid yn UDÍg 
dt/stìolaelh bwysig u sobr, eithr ìiefyd esiampl.il da, ymagwedd- 
aD cymnicrudw y a Iheilwng o'r falh drysor ug sydd genvch, rha-í 
troi y cloff o’r fìbrdd. Pregethed eiclí biiodiad i bawb mai 



12 


CDGOHN SEION. 


dyeithriaid a phercrinion ydych yma, ac ymbarotowch yn mnob 
petli erbyn y trefna eich Dnw i chwi waredigttelh, yr hyu a wua 
yn ddiau yu ol eich ffyddlondeb. 

Bellach, am y tro hwn, terfynaf, gyda phob diolchgarwch calon 
i chwi am eich caredigrwydd digyffelyb a’ch ffyddlondeh, gan 
hydcru y caf gyfle etto o Seion i’ch cyfarch, a gnlw eich iylw at 
lawer o bethau a ddymunwn, eithr ni chaniatà amgylchiadau 
yn awr, 

Frodyr anwyl yn yr Offeiriadaeth — ffarwel i chwi. Cofiwch fy 
nghynghorion i chwi yn y Gymmanfa, a phoh amser. Mewn 
cariad, amynedd, a thiriondeb, porthwch y praidd anwyl a ym- 
ddiriedais i’ch gofal, megys yr ciddof fy hun ; cynghorwch, preg- 
etliwch, hyfforddwcb, a gwnewch bob peth a alloch, fel y rhoddoch 
eich cyfrif i fyny vn llawen dros eich praidd. 

Chwi, Dadau— ffarwol i chwi. Carwch eich gwragedd, a ched- 
wch allor i Dduw yn eich teuluoedd ; safwch yu eich lle eich hun, 
a gofalwch dros y tenluoedd a roddes Duw i chwi. Parotowch 
liwynt yma i deilyngu dedwyddwch a digonedd gyda chwi yn 
Seion, o dan arweiniad yr urdd batriarchaidd. 

Chwi, Famau serchus — ffarwel i chwi. Ufyddhewch Pch gwyr, 
megys i’r Arglwydd; byddwch amyneddgar, byddwch dirion a 
duwiol, ac hyfforddwch eich plant yn ffordd y gwirionedd. Y 
I)uw niawr a’ch cadwo rhag y temtosiynau sydd yn y byd, ac a’ch 
dygo chwi a’ch eiddo oll i Seion. 

Chwi, Ieuenctid gobeithiol — ffarwel i chwi. Gwnewch y ddysg- 
eidiaeth a gawsoch ac a gewch gan weision Duw, a mawr fyd.l 
eich defnyddioldeb a’ch gogoniant yn nheyrnas Dduw. Amser 
cynauaf yw hwn; gochelwch wasanaethu y cnawd a’i wyniau, na 
gwagedd ieuenctid, yn llo gwasanaethu Arglwydd y cyuauaf hwn. 
Mawr yw eich braint yn moreu eic.h oes i gael dod i winllan yr 
lesu; aroswch ynddi hyd byth, er gwaethaf pob rhwystrau a’ch 
cyfarfyddant. 

Chwithau, Blant bychain — ffarwel i chwi. Dysgwyliaf i chwi 
ufyddhau i’ch rhieni, a gweddio llawer am i Ysbryd y gwirionedd 
eich tywys i ddefnyddioldeb. 

Y ffarwel olaf, Saint anwyl, atocli oll. yw’m dymuniad am i 
chwi weddio droswyf, a tliros y rhai a elo gyda mi i Seion, a thrus 
eicli gilydd oll, Gwell cyfoeth yw gweddiau ffyddiog y Saint yn 
. t'y ngolwg na mwngloddiau y byd, canys y mae Duw yn eich 
..gwrando chwi ; am hyny gweddiwcb. 



CMOt» 9B10X. 13 

Grt* oln ITnrpln jJil Iriu (íri»i, • charii'l Duw, ■ rhymJdllu* 
IJmonus ci lAu YtbrrJ, • frJJo »c ■ •roto gyJa ch»i oll hyJ 
bytb. Amen. 

Kicb gw»» yn efrngyl Criil, • theyrnas yr ■mjneJJ, 

U. Jiinei. 


CYMMAN'FA MORGANWO. 

Cyxnaliwyd y (ìynnnanfu uchoj »r y JyJJ olaf o'r lien Jwydjyu , 
a'r cynlaf o'r tlwyddyn newydd, fcl yr hytbytwyd yn flacnonJ. 
(Jan fod y S«int tredi cynnyddu mor fawr, y»tyriwyd yn ■nplicri- 
rheidiol i gymtncryd neuadd belaolh mewn raau arall o Mcrthyr, 
helilaw Neuadd y Cymrcigyddion, fel y gallal y rhai a fcthcnt 
fyncd i’r Ue olaf, o ddiflyg lle, gacl myncd i'r nruadd «rall, yr 
lion aydj yn Ueorgctown, llo y bawyd yn pregcihu ar ani-cr 
gwahunol gyfarfodydd NcuaJJ y Cymreigyddlon. Ni fydJ i ni 
ond rhoddi hanca am yr hyn • acth yn mlacn yn y prif gyfar* 
fodydd, y rhai a gynnaliwyd yn y Uo n cuwyd olaf. 

r DYDD CYNTAF. 

Ar foren dydd Sul, am II o'r gloch, agorwyd eyfarfod cyntaf y 
Gymmanfa, trwy ganu a gweddio, gan y brawd W. Howcll* •< 
Aberddr. Y’n» cynnygiwyd gwn W. Phillip», »c ciliwyd gan W. 
Howells, fod Capt. D. Jones i lywyddii y Gymmanfa, yr hyn u 
gymmcradwywyd yn unfrydol. Ar hyny cyfododd y Llywydd i 
ddangos dybcn eu hymgynnuiliad, gan hysbysu fud yn ddrwg 
ganddo nad oedd y brodyr Orson l’ralt ac Orson Spcncer wcdi 
dyfod, fcl ag yr oeddynt wedi addaw wrtlio ef; a dywedai mai 
rbaid mai rhyw rwyslrau oedd wedi cu cyfarfod, onido y buas. nt 
yn sicr o fod yn bresenuoL Annogai bawb i ymgysuro, gan 
ddweyd nad oedd neb wedi ei siomi yn fwy nag ef; ac os nad 
oedd y brodyr dysgwyliedig wedi dyfod yno, fod un arall yn brr- 
sennol ag oodd lawer mwy nà'r ddau hyny, scf Duw trwy ei 
Y’sbryd. Yna, wedi pennodi tri o ysgrifeuwyr, galwodd y Llyw. 
ydd am brawf o ffyddlondeb V gwahanol lywyJdion, gan ddechreu 
ar lywyddion y cynnadleddau. Gofynodd os oedd gan rywuc 
rywbeth i ddweyd yn eu herbyn — fod cyfle i wneuthur hyny ar y 
pryd hwnw ; ond gan na ddygodd neb gyhuddiad yn eu herbyn. 
ystyriwyd hwynt yn deilwng i gael parhau yn eu swyddi. Yna 
y I.lywydd a aeth yn y blaen i wneyd y cyfnewidiadau augiieu- 
rheidiol yn y caogeaau, megys dewis Uywyddion a rheoleiddit» 



l'DGOBN SHION. 


M 


fanîionau newydilion, y rliai a waiianiaetliir rn Y ’nflrn A'r nôd 
h«n (*). Galwyd y llynyddion oll i gynnrycbinli ou cangenuu, 
yr hyn a wnaed fel y canlyn : — 



CaticenHii. IJywyditmii. H**n 

oir. 

Ath . 

Dm. 

IW .1 

C»lan. 

1. 

Mortliyr - • Thomas Ri'cs - -20 

18 

2 5 

8 

106 

823 

4> 

Penydareu - •L>avid Jnhn - • I 

4 

7 

s 

14 

83 

3 

Dowlais - - Alfred Clark - - 8 

8 

8 

3 

42 

269 

4 

Uvnim - - - Williain Dayies - 4 

4 

4 

1 

II 

63 

5 

Cwmbncli - Jolin IVic«’ - - - 4 

4 

4 

2 

r> 

68 

6 

Aberdár - - Joscph Davies - 4 

5 

7 

»i 

89 

150 

7 

Tlirwaen - • Damel Evans- - 2 

2 

1 

1 

21 

59 

8 

LlanfHbon - R. Huinphreys - 1 

1 

3 

r 

14 

32 

9 

Ca*rdvf - - •Jnmes Ellis - • 3 

7 

4 

i 

48 

123 

10 T\vvnvrodyn William 'rhomns 1 

1 

1 

0 

18 

38 

ii 

Lliryni • - - Sanmel Davies - 2 

3 

2 

2 

2 

26 

12 

Cwmbychan Thomas Pugli- • 2 

3 

O 

0 

2 

13 

13 

llryn - - - Etto - - - - J 

1 

1 

0 

0 

15 

14 

]»eel • - - - Jolin Iímren • • 2 

2 

1 

I 

4 

1 1 

15 

Treboth - Josoph Mnthews. 2 

4- 

2 

0 

10 

48 

16 

Cyfyng - - - Dkvìi1 Williains 2 

3 

2 

1 

12 

34 

17 

Cwmaraman John Gritìilhs- - 3 

4 

0 

0 

18 

31 

18 

l’ontyates - »Epli. lt»*wland - 3 

7 

4 

o 

40 

123 

19 

Ijlanellî - - WilÜam IIut»hes 8 

ii 

10 

4 

36 

180 

20 

Caerfvrddin Iienjamin Jones 0 

7 

3 

n 

II 

62 

21 

Llanybydder *Jnhu Evmiis - - 2 

ö 

1 

1 

9 

55 

22 

Swydilflynou Benj.imin Evans 3 

0 

0 

0 

0 

10 

23 

Poutypridd - Jolin PhilHps - - 3 

3 

2 

1 

29 

52 

24 

• Pontfaen - Evan J«nkins- - 0 

1 

O 

0 

4 

10 

25 

•Ttecastell - Jon. Thomas - - 1 

0, 

0 

0 

10 

II 

26 

Brechfa - - DavidJeremy- - 2 

4 

3. 

.1 

12 

69 

27 

•Castellnedd John Williaras - 1 

0 

0 

0 

0 

8 

28 

•VViç - - - - T. Llewellyn - - 1 

3 

1 

1 

1« 

27 


Cyfanrif y Gyunadledd - 92 

1 15 

96 

40 

587 

2136 


Y’na galwodd w Idywydd am gynurychioliad y Cyunadleddau 
ereill. y rhai oeddynt lel y canlyn : — 

C.vimadle<ldaiu Uswy.ldinu. Hen. Oir. Atb. nia. Brd. Cyfm. 
Sir h’ynwy - . . Wm. Phillipa . dl a I 25 15 210 'ill 

Henffordd • - - W. Henshaw - . JO 13 lü 5 81 253 

SirBenfrn- . . John Morris - - 4 7 2 2 10 62 

Y Gogledd - — Abel Kvaus - - 19 24 II 5 75 208 

Morganwg -- - Ü. Joues- - - - 92 115 96 40 587 2436 

Cyfauswm o’r cyfan - - - 156 190 147 67 996 3603 
Ceir allan fod y cyuuydd oddiar Innawr I. 1848, hvd Ionawr I, 
1849, yn 1670, heblaw y Saint sydd yn Sir Faesyfed, y rhai ydyut 
heb cu cyuurychi.oli. 



imnoiiN ftF.m*. 


ìô 

Ynêt wedi IV Liywrdd nxìdl amn w o gynghoríon gwerthfawr, 
terfýnwyd Irty weddl gan Abol Kv«ne. 

Ani ddau, ag«*rwyd y cyfarfud gan y bramd T. Jeromy o Lou- 
ybyddor, trwy ganu a gwoddio. Ar ol canu hynm cilwaith, 
cyfododd y Lly wydd i anerch y Saint, a dangoaodd iddynt, yn ei 
ddull mcdrua arforti), amryw o bothau tra dyddoraa 1. Pangosodd 
iddynt wrlhuui y dyb aydd yn «in gwlad.ofod Duw yu gofalu 
ain y bodan wybrcnol, ac yu cagcuiuao cyrff dynlon ar y ddacar ; 
ac hefyd, goaododd allan yr afro»vm<dd«‘b o fnd ciu Tad nofol yn 
durparu gwaroiiigaelhttu tymmorol i Noah, i./'t, i«c «•roili tn»*wn 
cyaaylltiad á iiw \ nt, oc yu pcidio darparu dim gi'gyfer A’i hlant 
yu yr ooa hon v pan y mao profion yagrytbyrol ar garl o fod ciftirn 
inwy o wArrdigartliau tyw.morol yn yr ooa hon nng rriocd, gon y 
bydd y plaatt a'r dinyatríau gymroaint yn fwv yn y dyddlou 
diwoddof nâ’r dyddiou gynt. Daugoaodd yn rglur roai trwy 
wraadaw ur Dduw V mao i’r Saiot ddysgwyl gwaredigaethou tytn- 
uiorol, yn g>>tui ng yabrydol ; oc mai ttwy fyned i'r llo y mae yn 
ddadguddio, y rone i’r S.iint Mcrhau y wiad addawodig. Ytn- 
ddungoaai pawb wrlh eu bodd trn v dariuniai y Llyaydd yr ur- 
ddorchogrwwld prrtiiynol i Srimi, ond y cylhrrnliuid yn unig, y 
rliai ar y pryd v t*r tyuu sylw y Saint oddiwrth y fjtii ddysgeidiaelh 
werthfawr, a feddianiiuftanl dd«v m n daìr o'r Saiut, ncs trwy 
hyny gynhyrfit yr lioll gyfarfod, a rhwyitro y Llywydd i fyned 
yu y blueu. Yr oedd dau o'r prrsonau hyn wedr eu mcddiannu 
gan ysbrydiou drwg droioti o'r blaen, o herwydd cuddio troscsldnu, 
ac folly y tro hwn hafyd. Yr oedd yr yshrydion yn llefaru trwy- 
ddynt, a hyny roewn llais goniwch-naturíol, gan gablu ac enllibo 
y Llywydd a swyddogion crcill, a’u herio i’w bwrw hwy allan oT 
llochesau hyny. Dywodent yn hyf nas gellid eu bwTw allan — íod 
hawl ganddynt yu y ddwy hyny o herwydd eu troseddau ; ac nid 
oeddym ni gynnnaint um eu lmmniau, wedi i ni glywed y cyfan. 
AVedi gwoddio llawer aro eti ceryddu, ond i gyd yn ofer, hysbya- 
wyd î’r Llywydd pwy oedd y personau a feddiennid ; a phan 
ddeallodd ef eu bod wedi troseddu ar ol eu rhyddhau gynnifer o 
weithiau o'r blaen, penderfynodd eu tori allau o’r egiwys, fel yr 
unig ffordd i dawelu yr ysbrydiou. I’r perwyl hyny galwyd yr 
hcnuriaid ynghyd, ac mor fuan ag y coilwyd dwylaw i esgyrouno 
y nnill a’r HüU, daeth pob un oT ddwy i'w pwyll arferol, at a 
ddechreuasant daclnso eiLgwallt a’u dillad, fel pe na buasai dim 
wedidygwydd. Rhoddodd yr ysbrydioü-amry w o broíioa eu bod 



16 UDGOIIN SEION. 

vn hysbys o foJJyliau rhai o’r swyddogion oo 1J yn brosennol, ao 
hefyd o fod ennau gan y cythreuliaid ar y nail! y llall, trwy eu 
bod yn galw ar eu gilydd. Collwyd yr ajdyagiadau budJiol yn 
nghylch Seion, o achos yr annhrcfn ilan sylw ; u tberfynwyd y 
cyfarfod trwy ganu a gweddio gan y brawJ C’arwcl. 

Am chwech, yn yr hwyr, agorwyd y cyfarfod cyliocddos, trwy 
ganu a gweddio, gan V brawd Alfred Clart. Yna wedi canu 
anthem gan y cantorion, cyfododJ y Llywydd i anerch y lliaw* ag 
oedd wedi ymgynnull ynghyd. Arweiniodd cu aylw at yr hyu 
a gymmerodd le yn y cyfarfod blaenorol, sef y prawf a ddangos- 
wyd fod galluoedd goruwch-naturiol yn meddinnnu dynion, y 
rhai ni allent weithredu a llefaru fel y gwnaethant o honynt eti 
bunain. Dangosodd fod cynhyrfiadau o'r fath yn profi yn amlwg 
allu y gelyn, ntewn gwrthwynebiad ì allu Duw, a'r ddau mewn 
gwcitbrediad eglur. Crybwyllai am y Uonyddwch V ntae enwadau 
ereill yu gael yn eu cyfarfodydd, ac nad yw y diafoi yti gwrth- 
wynebu neb yno, ond eu bod yn gwbl rydd o yraosodiadau y 
gelyn, yn y dull a grybwyllwyd. l’rofai fod ymosodiadau V gelyn 
yn nghyfarfodydd y Saint, yn dangos fod gallu Duw yn bresen- 
nol, ac mai dyben y gallu arall oedd ei wrthwynebn ; Canys y mae 
yn “ myned oddiamgylch gan geisio y neb a allo ei lyncu ;" a 
dyledswyddy Saintyw ei wrthwynebu â'u holl egni. 

Yna y brawd Howells, o Aberdâr, a gyfododd i anerch y dos- 
parth Seisnig o'r gynuulleidfa. Mynegodd am yr elyniaeth ag 
oedd y diafol a’i ofierynau yn ddangos yn ei gymmydogaeth ef at 
y Saint, a’r llawenydd a'r gorfoledd a feddent hwythau yn 
ngwyneb y cyfan. Dangosodd hefyd y rhesymoldeb a'r ysgrv- 
thyroldeb o fod i’r Saint a allent hyny, roddi y ddegfan ran o'u 
heiddo at adeiladu teml i’w Duw. 

Wedi liyny, cyfododd y Llywydd i fanylu ychydig, yn yr un 
iaitli, ar ol y brawd Howells. Dangosodd nad oedd mwy o dwyll 
mewn adeiladu teml i Dduw, nag sydd mewn adciladu capeli i 
Dduw. Profodd mai goruchwyliaeth i ymgasglu i fynydd Seion, 
ac i adeiladu teml yno i Dduw, yw yr oruchwyliaeth hon; a dar- 
luniodd afresymoldeb gelynion y Saint, y rhai ydynt am en di- 
wreiddio a’n gyru o’r wlad, ac ar yr un pryd am cu rhwystro i 
ymfudo tua Seion. 

Y’ brawd Thomas Pugb o’r Llwyni, ar ol hyny, a ddangosodd 
yr egwyddorion cyutaf i’r gwrandawwyr siriol, ac a'u haunogodd. 
i ufyddhau iddynt ar frys. 



roonRN «riox. 


17 


Ar dJiwcJd y cyftrfod, cyfododj y I.lywydd drachcío, a g*» ÍR . 
odd yr boll bclhau fu*yd tu drin >t »ylw difrifol y R wr»nd«wwTr, 
riui eu fralw yn dacr i u/Vddbau i'r gwirìonedJ, yr hwn a amWgid 
roor arolwg vn (Tyddlondcb y Saint, a'u penderfyniad i yrolynu 
wrth y gwaith yn ngwyneb poh pelh. Yna terfynwyd y cyfarfod 
trwy wcddío gan y hrawd W. l’hillipa. 

YR AIL DDYOD. 

l*ydd Llun, dcchrcowyd y cyfarfod, am hanncr awr wedi dcp, 
gan y brnwd Abeí Erana, trwy weddl a roawl. Wcdl hyny cod. 
odd y I.lywydd I anrrch oi frodyr a i gyfellllon i Blwyddyn 
Ncwjdd Uda, a llawer o lwyddiant. Yna aeth yn mlacn i 
ddaugos y cyfrifiddch roawr ag «ydd yn porthyu I bob twyddog, 
•’r anghenrhcidrwydd »vdd ar bob un I yrofoddloni I bôb pdh a 
wneir nr ei gyfcr. Dango«odd roai pa uchclnf y awydd a ddcr- 
bynio dyn, roni tnwyaf i gyd fydd y ewyrop po byddai i ayrthio 
yroaiüi, ac mai inwyaf anhawdd iddynl i ynadnewyddu drachcfn. 
Dj wedodd wed yn i:n wyddni cf fod neb yu brcaennol ng y tcirolai 
cfc unrhj w nnghariad tuag atynt, ac nnd ocdd yntnu vn credii 
íod ncb o honynt hwytbati yn roedJu caaincb tung ato ef, pan yn 
y gymmanfa ddiweddaf a*t'ai yn eu plilh aro dyrnrnor, a phan nr 
ytnadael â gwrlad oi enedignetb. Ynn dangosodd y gwaith mawr 
ag oedd wcdi hod dan ei ofal oddiar pan y dacth i lvwvddu y 
Cyrory, a’r roodd ag oedd y fath ormodedd o lafur vn cflcithlo ar 
ei gjfanaoddia l ; ac nad ocdJ yn ewyllysio rhoddi y cvfrvw bwf» 
ar gcfn neb dyn nrnll o’i frodyr, tra y m*c y gwaith hcfvd yn 
cyunyddu yn barhaua. Cyfciriodd wed’yn at V docthineb o fod I 
bnw b dan y gwahauol lywyddion i wrandaw amvnt, a chymroeryd 
eudyagu ganddynt.yu lle bod yn awyddtrs i’w gwrthwynebu * 
rhyw ddadlouon diles; ac hefyd i beidi’o yatyried llyfrau ’llywod. 
rnethol y Snint yn uwch ni’r offeiriadaeth a berthyn i’r swyddog. 
i° n , " horwydd f 0 d yr olaf yn cyrodeithasu á’r hyn sydd yn 
dyfod oddi uchod. Hefyd, dangosodd y gofalwch a ddylai fod gan 
y llj wyddiou er pwyso yn gj-wir, ac i weinyddu cyfiawnder, gan 
jstjried fod j-n rhnid iddynt hwy eu hunain goel eu pwyso hefyd. 
Mjnegodd hefj'd am y cj'fiawndcr ag y mae pnwb vn gael, trwy 
J gallant apelio at swj’ddogion uwch. Ynn.cgiurodd pa fodd v 
djlai pawb ymdjwyn yn y Ueoedd hyny lle yr ymdrecha rhywrai 
nrthwynebu y llywyddion, — na ddylai neb gydsvnio á’rcyfryw, 
o herwydd eu bod trwy wDeuthur byny cyn wnethed A hwylhau. 
Hefyd, dangosedd ildyleJswydd y llywyddion i beidio gwrandaw 



18 


CDGORN SBîOy. 


ar y cybuiMiad cyntaf a ddaw atynt, cyn cyTnmeryd tmflrr a 
phwyll i edrych raewn i’r ochr arall ; cuuys pa beth yw uu blaid 
fwy nâ’r llal) i'r llywydd. Dywedodd y dylai’r Saiut a r Uywsdd- 
ion i ddilyn esiurapl Iesu (ìrist, trwy fod yn harod i ddyoJJef pob 
cam, yn Iiytracli ná plicri rhwystrau ar tíordd teyrnns Dduw ; ac 
uin iddynt beidio gofulu cymmaiut nm eu cymmeriadau eu hninin. 
Dangosodd íTordd dra rhagorol i osod nttalfa nr ymrafaelion mewn 
eglwysi, trwy fod i’r llywyddion ddyngu yr ailirawou ec ereill, i 
yétyried pob uu yn droseddwr ng a ddwg gyhuddiad ain ei frawd 
at rywun arall, cyu siarad <\’r )»r<t«d ei hun yn gyntuf. Y fath 
undeh, tangnefedd, a cbunad, a ddygai hyny oddiaingylcii. Dy- 
wedodd m ui ysbryd cyliuddo felly , yw y trap sydd u *o ddial» 1 
iflewn eglwysi, ac y dyUii pawb yrngadw yn mhell oddiwrtbo. 
Yna ueth y Llywydd yn mlacn i ulw swyddogion i’r gwuhanol 
gangenau c&nlynol: — 

Merthyr — Dau henuriad, dau oíTeiriad, a dau athraw. IVn- 
dareu — Dou ofTeiriad. Dowlais— Uu offciriad. Ahenlar— l n 
benuriad, tri offeiriad, ac un athraw. Ilirwaen — Dau offeiriad, 
ac un atìiraw. Pontypr’uld — lîn hcnuriad, tri offciriad, tri albraw, 
a dau ddiacon. Llwyni — Uu offeiriad. Llanfabou— Un henur- 
iatì, duu offciriad. Cwmamnian — Dou henuried, pcdwar offeiriud, 
tri athraw, ac un diacou. Cwmbychau — Un heuunad. Cacrdyf 
— Tri henuriad, pedwar offeiriad, ac uu diacon. Peel—Un hen- 
uriad. Abcrlawy — Uu effeiriad, uc un diacon. LUne.li— -Dau 
hcnuriad, ac un offeiriad. Caerfyrddin — Uu henurind, nc uu 
athruw. Lianyhydder — Dau offeiriad,a dan athraw. lîreclifa — 
D uu offeiriad, dau athruw, ac un diacou. Twynyr»»dyn — Dn 
offe.iriad. un athruw, ac un dìucon. Trecasteli — Dau ofleiriad. 
Wig — Un henuriad, a dau offeiriud. Sir lienfro — Duu henuriad, 
tri offüiriad,ac un athraw. 

Y'ua penderfyuwyd rheoleiddio Stepper’s Side, yu sir Ilenfro, a 
Gog, ger Caerdyf, yu gangenau, a bod Thomas Ilughes i )y wyddn 
ar y blaenaf, ac Abraham Hees ar yr olaf. 

Wedi darfod y pethau blaenorol, y Llywydd a ddygodd gerbron 
y Gymmaufa y penderfyuiadau a basiwyd mewu Cynglior y dydd 
Sadwm cyn byny, o berthynas gnneothur gwabanol siroedd 
Cymru yn Gynnadloddau, a llywydd a dau gynghorwr ar bob ua, 
fel y buasai’r gwaith oedd ar gefn un hyd y pryd hwnw, yn cael 
ei ranu rhwng cyunifer o hyuy aliau. \ pouderfyniadau ydrnt 
fel ÿ-caulyn : — 



IDOOBM «EION. 


I. Prnl Sir í;«orfvriMiii i *«ol ol errnorj yn OynntiiloiM, • 
Hnwoli Williama yu Llywyiiii, ■ WlUiaoi Iill«li.'au Uaaiil Jrrruiy 
yu Oyniiliorwyr. 

“2. I o,l Sir lì.'lifro i e*rl oi rw nryl yn í ì \ ti n.illísl.i, » Jolm 
Jlnrris td LlywyJil, u Jobn Kv«na ■ IMnìel Ẃilliaint yn Gyng. 
horwrr. 

“3. FimI Sir Fcirinnyild i «arl rì RwncyJ yu OynnaJleJJ, ac 
£iciucr KJwarJa yn Llywyi'd, ■ Uarid Aiua yu liriiuriad i Inl'urio 
yydn Kloazrr HJwarJa, u'i fod cf liefyJ, ynghyJ ú UariJ Rouerta, 
ya Gynshomyr. 

“ I. I'o.l Sir FUInl (rn rrnr.Tra Crfiim»wr, Llangollrn, Rhom 
liaiirrchruson, f llint, llasilll, u TlirrlTynuon) i sncl ri uwncrj yn 
(irnnaJlodJ, a Jnbn Uurioa yn UywydJ, a Jnhu Jom-a yu l.yw. 
yJJ ar Uangru Uagilll, au efo, ynghyd 1 RicharJ Grifhlha, ithoa, 
yn Gynshorwyr. 

“3. W Slr UJinhrch (rn rynnwya Newmarlirt, Jte.) i b»oì oi 
Hwnoyd yu Uynnadledd, a Jolm Parry, 1,-u., y u Lly wydd, u UariJ 
Williams n .loscpli Kvans yn Gynghorwyr. 

“li. Fod Sir Fòn i gucl oi gwnoyd yn Gynnadic.iJ, ac Abcl 
Eranai'w hsrolygu, adearia swyddogton i lafnric ynJdi. 

“ “. Foil Sir Facsyfod i w gwneyd yn GynuaJlcJJ, a Johu Car- 
v«r yu LlywyJJ. 

“8. KuJ Sir Fyuwy i barhuu yu GynnadleJd, a Thomas Gilcs, 
I-U., yn LlywyJJ, a Johu Joncs, Âberaychan, a I)uvid Joncs, 
l’cnycac, yn Gynshnrwyr. 

'• i). Foil Sir I-orsunwg | Kn »l ei gwncyd yu Gyntiadlc.M, a 
Wllliuiu Phülips yu LlywyJil, a Thomus Pugii a Uuvid Joiio yn 
Gynghorwyr.” 

WeJi i'r pcnJcrfiuiaJau hvn ddcrhyu cyujmcradayaeth uu- 
fryjol y Gymmuufu, JangotoJd y bruwd Jouct i lyayJJion y 
CynnadlcJJau, fod pob uu o honynt yu gidruJJ, a'u cynghorwyr 
yn ucsaf alynt mcwu uwdurjod, ac fod iiuwl guti bob llywydd i 
roddi y bleiJlais Jcrfynol y n nihlith ei gyoghorwyr. AunogiHÌJ 
hwynt oll i uuJeh a chydwcilhrfdiad, a Iwü yn djiuyd bob un yu 
oi cylch ei hun. Yuu terfyuwyd y cyfarfod trwy «oJJi, gau y 
brawj Henshaw. 

Am liHnu. r uwr wodi Jau, asorwyd y cyfurfod yn Saesneg, gau 
J' hrawd Morris, o sir Ucnfro. Yna cojoj.l y Llywydd i Jcrl'cnu 
y niuterion a dileclircuwyd yn y boreu, gan ddangus yr angheu- 
rhcidrw yd J svdd o l'od yr lioll Saint yn cydweithredu yn mhob 
pcth, yn ou cungcnau, ac yn eu cynuaJledJau. Sicrhäai, pan ar 
ei ymadawiaJ, os byj.lai i'r Saiut ymddwyn felly, y purhaent oll 
incwn uudch tìy.M, ac y hyJJcnt megys meini bywiol, yn bsrod 
i gae! eu gosoj i mewu yn yr adeila.l gan y Peuam-r dwyfol, heb 
UJI petu (t'byg i 6IVU morUmyl y u bliao clusuau ueb. Alewn per- 


UDÛ.ORN SEION. 


20 . ( 

thynas i’r gwahanol Gynnadleddau, dangosai yn mhoUach íod un 
bwlch yn bod ag oedd eisieu ei gau, — sef cacl rhywbeth i fod yn 
ben ar y gwahanol Gynnadlcddau, i'w tvwys mewn undeb, heb yr 
hyn ui fuasai y trefniudau blaenorol ond gwuoutbur pethau vn 
waeth. Gan hyny, cynnygodd y Llywydd a ganlyn, yr hyn a 
eiliwyd, ae a gymiueradwywyd yn unfrydol, — sef, 

“ Fod William Phillips, Ahel Evans, aJohn I)avis, i gyfan* 
soddi Prtf Gynghor Cymru; ac fod Abol Evans i lywyddu dros 
Gynnadlcddau y Goglcdd, a John l)avis i argratfu y cyfan a 
berthyn i’r Saint. Hefjdy fod holl nriau • . i :hmü i : 

JMorganwg, a’r Cynnadleddau ereill, tuag at draul y Cyngbor, i’w 
talu i Williara Philiips, yr hwn sydd i gadw cyfrif o lionynt, ac i 
roi y bedwarcdd ran i Joiin l)avis am fod vn Ysgrifeuydd, a’r bed- 
waredd ran arall i Abel Evans, os bydd ei hunghon arno/' 

Wrth ymdrin á’r penderfynîadaa ucliod, dango±odd y Llywydd 
ddyledswydd y Saint i gynnorthwyo y Prif Gynghor .í’u gweddiau, 
lel y byddo iddynt gael nerth i gyfl^yrnl, eu gwaith. Dangosodd 
nad oedd neb i opelio at y Cynghor hwu, oddieithr eu bod wedi 
raeihu cael eu boddloni yn nghyughor eu C>nuadledd ; ac nad 
oedd i ueb apclio at gynghor y Gynnadledd, cyn apelio at gynghor 
eu Cangen. Pob mater a fethir benderíynu yn y Prif Gynghor, 
a drosglwyddir i’r cynghor dan lywyddiaeth O. Pratt, yn Llyn- 
lleifiad. Wedi hyny, cyflwynodd y brawd Joues ei lywyddiaeth 
i ddwylaw William Phillips a'i ddau gynghorwr, Abel Evans a 
Joliu Davis, gan erfyn ar i Dduw eu bendithio â’i Ysbryd. 

^Vedi hyny, dangosodd y Llywydd y ddyledswydd sydd arbawb 
o’r Saint ag a allant wneyd hyny, i yindrecbu taîu y degwm at 
adeiladu y deml yn Seion; ac hefyd rhybyddiodd y Saiut sydd 
yn ymfudo i wneyd bryai ddanfon y bunt sydd yn anghenrbeidiol 
er sicrhau lle yn y llong. Yna, trwy weddi, terfynodd y Llywydd 
gyfarfod ag y bydd cof ara dano gan bawb fu yn bresennol. 

\u yr bwyr, am chwech, dechreuwyd y cyfarfod cyhoeddus gan 
y brawd Benjamin Jones o Gaerfyrddin, trwy weddi, a thrwy gan- 
iadau melysber gan y cantorion. Yna Capt. Jones, sef y Llywydd 
yn y cyfarfodydd blaenorol, a gododd i gyfarch y cyfarfod, ar 
archiad y Llywydd newydd, sef y brawd Phillips, a dangosodd ei 
fod ef mor barocl i ufyddhau i’r llywyddiaeth benodedig, à phe 
buasai beb fod erioed yn llywyddu ei huuan; a thrwy hyny gad- 
awodd esiampl i’w dilyn gan yr holl swyddogion trwy Gymru. 
Wedi dweyd ychydig eiriau, eisteddodd i roddi lle i ereill. 

Ynagalwyd ar frawd Seisnig o’r euw Pictelt, i auerch y cyfar. 



IDOOBN StlON 


21 


içd, yr hyn a wnsoth yu fyr a rhyunwysúar, tnry ddarlumo 
gorucbayliuoth crflairnder yr amteroadd. 

Uilyniryd cf gan y brawd Kloazcr Kdwards, trwy dyaliolaethu 
yn gadaru am y gairinnodd, gan ddangos ci awydd i wcitbio rr 
acliub ci gydgcuodl. Aunogodd ri gyd awyddugiou i ddyfod ailau 
i'r uiaos belaeth sydd yn j Goglodd. Vr oedd ei araelb y u felys, 
difyrus, 'argyboeddiadol, n dysgedig; ac yinddaligosai yr holl 
gyunulleidfa yu Uawcn wrth glywcd et bclynt prcgotliwrol. 

Vna cododd Capt. Joncs drachofn, a chyfciriodd at yr croser y 
bu yn llafurío ur y cynlaf yn Ngliymru, a r yuidrecli n wnarth i 
ddwyu ei gydgcuedl at y gwirionedd, gan louhau yu y rbifrdi ag 
oedd wcdi gaal oddirhwng crcigiau a mynyddoodd Ctuiru i fyned 
tua Seion gydag ef. 

Gyda'i fod cf yn diweddu, larawodd y canloriou i ganu anlhcm 
o fnnl ; nc wcdi gorpbcu, galwyd y bruwd Abel lirans i scfyll i 
fyuy. Darfu iddo ef gymincradwyo flyddlondcb K'.eazcr Edwards, 
gan annog pawb i osod eu crymilnau ucwn gwaitb i fedi, yn 11» 
eu cadw ur cu bysgwyddau, gan odrycb ar creill yn gwellbio. 
Dywcdodd y brawj Kvans na ddyiai ncb gnel ei dderbyn yn V 
Dehrudir, pan y bydJo wrdi ei ddanfon i’r Gogledd, hyd nrs y 
byddo urdi cael gollyngdod oddiyuo, gan y byddai byuy yn bwyl. 
uso gwrilhwyr diuglyd. 

'VeJi cauu rilwaith, cododd y brawd Howells 0 Aberdár, i 
gynnyg y pendcrfyniadau canlynol : — 

“ I. Fod y Saint Cymreig yn dymuno dwyn ru trstlolarth ddi- 
ITiiant i gyflawuiad iTyddlawu o orucbwyliaeth eu Ìianwyl frawd, 
Capt. D. Jones, mcwn llafurdydd a uos,yn cu plith; a’u bod yu 
analiuog i osod allan mewn geiriau y parcli sydd ganddyut tuug 
ato, a’i wasauaclh anmbrisiadwy yn nheymas ein Harglwydd 
Iesu Grist yn Ngliymru. 

“2. Fod y Saint Cymrrig befyd, fel arwrdd o gariad a pharcb, 
yn dymuuo nurhrgu y Llywydd Brigbam Vouug á pbir o ddillad, 
a i anwyl wraig á gwisg o wlanrn Gymreig. 

“3. Yn gymmainl â darfod i'r parchus frawd, CapL D. Jones, 
wario ci amser a’i lafur calrd yn Ngliymru, hrb fod yn faicb ar 
neb o’i frodyr, fod V Saiut yn dymuno ei anrhegu yntau hefyd â 
pliár oddillad, a'i auwyl gymbares â gwisg o wlanen Gymreig. 

“4. Fod lioll lywyddion y Cangenau yu Nghymru, i osod y 
pcnderfyniadau blaenorol o flaen y Saint, fel y pallo y brodyr 
gyfrauu ru hychydig at y parau dillad, a'r cbwiorydd at y gwisg- 
oedd gwlaueu, — y cyfraniadau i fod yn y Cynghor yn Alerthyr, 
ar yr I6eg o Ionawr, 1849.’’ 

Wedi pasio byn, cododd y brawd Fbiljips i ddangos y ddyled- 



riìGou* seiow. 


93 ' 

gwydd oedd ar y Saint i pydnabod y Llywydd Voung a'i «raii», #/i* 
CaptJones a’i «raig; a diolchod.l 1 Dduw am y frainl, neu y 
rodd, ag oodd ynUu wodi gao), gmi ddyimjuu rhau yn ugwcddidu 
yr boll Suint drosto ef a‘i gyngborwyr. 

Yna cododd y brawd Joiioa befyd i gyduabod y Suint am y 
dangoaiud liwn o garedigrwydd tuag uto um ti lafur yn eu plilh; 
a dywcdai y byddai iddo gadwr yr anrheg erbyn y douai y Salnt 
oll tua tliref, nc y byddai iddo ei dungoa yn gvho« d Ju« y gan byt- 
bysu nm ba beth oedd wedi ei derbyn. Anuogai y Saint oll i 
yuidrechu talu eu dyledton i’w gelynion, l»yw yn s*»br ac yu cyf- 
iawn, gan mai trwy hyny y byddeul yn p.ir<»t >i eu hunain i fvned 
i wlad llo mae cyfiawnder yn cartrefu. Dangosodd befyd f«MÌ 
amryw o’i gydgenedl, ar ol iddynt ddyfod yn Saint, wedi tnîu 
dyledion i’r byd ng uad oedd yn debyg y buasent byiii yn wneu- 
tiiur, po beb ufyddhau i’r gwirionedil ; hc annogoJd y cyfryw, 
ynebyd â phawb ereiil, i fyued rhag cu blacn, gan ymddwyn yn 
diriou, yn onest, ac yn guriadlawn, tuag at cu gilydd, ac at bawb. 
Wedi hyn rborldodd aniryw o gynghorion gwertlifawr i’r Salnt 
ieuainc sydd heb yrabriodi ; a’r ddylcdswydd sydd arnynt i ystyr- 
iod y gwahaniaeth aydd rhwng y wisg brfodasyu neithior yr Oen, 
a’r gwisgoedd hyny a geir yn mblitb y Dabihmiaid. Dangosodd 
nad yw yn betli arferol gan ddoethion dacar i yiubiii>di, tra byduo 
y cynauaf heb ddarfud, ac na ddylai y rliai hyny fod yn meddn 
mwy o ddoelbincb nâ’r rliui sydd yn liafurio yu ngliyimuaf Duw. 
Nid oedd yu rlioi y petbau byn fcl gorchymyuioii, ond fcl cyug- 
liorlou, ac fod pob un at ei ryddid yn mhob pcth. Yna eistedd- 
odd i lawr, wedi rlioddi boddlourwydd cyfTrediuol, ac wedi trouiib 
llawer o’i ncrtb yn ngw'ûith ei Arglwydd. 

Wedi canu yr bymu ddiweddaf, terfynwyd y Gyinmanfa bon 
trwy weddi, gan y bruwd WiHiara Pbillips.. Y Duw grasol a 
fenditliio y cyfau i fod ergogouiant i’w euw. 


AUR YN CALIFORNIA. 

Mae y newyddiudur a clwir “ Bell’s Life,” atn Rug. 31, 1818, yn 
cadurnbau y newyduion cyntaf a ddcrbyniwyd yngoylch dargun- 
fyddiad o lewndid anarferol o fwn aur yn Califomia, ac yn symud 
i íTwrdd yr holl aroinbouaetb u wclilysurwyd gan ncwyddiou an- 
wireddus wecìi hyny, dyben v rbui oedd cadw y bobl i íiag myucd 
i’w gyrcbu, tjwy ddweyd rnui uid uui'.oedd, oud ìby w iotel ciiwerth 



mcoRN RErns*. 


53 


Dyfynir n pnnhn o Ijlhyr a dderbjnttyd o'Gacrefyng 

N'e» v.M : — 

“Nld cliwt'íil vw nm vr aor yn Callfnrin. Mao Midas yn 
Nis pcill vr Himi mwjaf yn yr l'uol Daicithiuu, oml iddo aiiael 
ei ysgall ar ol, u'ardclid ‘i ditn oml aur. Y niae llawcr o liono 
wedi cyriuo dd Wasbington, wr<H ei dd.uifon i'r bnlhiìy, oc wedî 
ei pa«’l iilhin yn in Hlduol o bnr — yn rhy hur, yn wir, i’n nnfon. 
Mne y cyllHwndi r n panchryd yn llawrr mwy uap u f •d.lyliwyù. 
Ond pwnncd Hiuryw gynnygiadHu yn bwrpanol i gamnrwnin y* 
cy tiocdJ, I*r gosod uttaitu aryr ymrhwiliad, Ira yr o< dd vrriU yn 
cyfrif y gnUid cael tuu d**n«< mii n dlivu«u o bwysi o hono cyn y 
housai yn dnrfod. Y'r w yf íì mewu dilfyg beth i f*»dilwl am dauo. 
Ond golyijMcli fod pob trofdfedd o dir yn IJocgr vi: CMinwyn uur 
— y pellld eì godi allun yn dclp>uuu luuwrion o bob ciuig— pn betli 
u fcddyliech am duno? Yn a«r, mor bcll ug yr jdyro ni wcdi 
cacl nr d<lcall, y mae tiriopueth fwy n:i Lloegr wedi ei chnel aUan 
yn V evflwr hwn. Ai nl chyfnêwldlal vn (lrwjtdl agwcdd pcthau 
gy*la chwi } Ai ni wnu hyuy gy>la ni ? Mae rhai o’u cyunilwyr 
politicaidd eiaoca yn (iechrcu anturio ur J cntilyuiadau. • • • 

Mae eich darîlcnwyr hyddy»g, yn d lintnman, yn cnfio darllcn 
pun ddnrlu y Rhufeiniald pymiaeryd JeruMnlcni, fddynt «nel cym- 
ninmt o nur, fd y ilnrfu i’w bris yn Syrin o*>twug i’r hann«T. Y’r 
wyf new\dd weled llythyr a dda* th yn dru tliwcddur o Sun Fraii- 
cisco. Mue yn iadarnhau yn hclncthach bol» hHiiesion blacuorol 
o’r wlad curnidd hnn. Ovrl acd>lo*!d mwynwr c\ffndin yma 
heddyw, irwy y gwddf dir, n*l Nwedt yn Raun r» nur. Ki ddyben 
yirrn yw prvnu tand.l lesiri «>• offôeynau er toddi y tuwn yn f<vrau, 
gyda y tKuì y inae yn tncddwl dyi hw» lyJ yn fldiocd.*’ 

I)yna fel y lleftfrir nm yr aur yn Culifomiu. Heblaw hynu, 
mae y neu y.l.lÌHdor dnn nylw yn tystir» fi»d y pupvrau American- 
aidd yn bresennnl yn llawn o ddesprifiadan cytfeiyb. Y'r hancs 
mwynf menwl n chywira pymmerir o lythyron y Milwriail Maion, 
v swyddog awdnnloilol yn Monterey; oud ni chnnÌHtíl ein tudnl- 
ennu, er y cnrcin yn fawr wneyd liyny, i ni ddyfynu yr hnnes 
licJneth n dvdnorol u rydd efe. Terfynn * » ddesgrifiad trwy eym- 
meradwyo sefydliad hathdy niewn man cytfeua gogyfer a'r Bay of 
Sart Francisco; a dyweda, “ Os na wneir hyn, ail) yr aur, liyd at 
werth llawer o filiynau o ddoliars, ùrosodd yn flynyddoli wledydd 
ereill, i gyfoethogi ei marsiandwyr hwy.” 

Y’n mhlith y gwabanol fnthau o fwnau a ddanfonwyd i’w profi 
i Philndelphio, yr oedd rhni gronynuu t» fetei a dybid yn platinw, 
y tryroaf o’r holl feteloedd; ac hefyd ddernyn golygus o cinnabar, 
nen fwn ariau byw, tra phwysig. Dnnfonir hwynt, pydag enr 
Califomia, i’r bothdy i’w treio. Meddylia rhai y gall y nmn- 
flodtliau arinn byw yn California, droi Allan- mor wertbfawr ag 


24 


tJDGORN SEION. 


hyd V nod y lleoedd sy’n cynnwys aur, gan fod yr arian byw mor 
ddefnyddiol i weithio y mwngloddiau aur. Rliwng pob peth, 
fe welir fod y wlad y mae’r Saint yn ymfudo iddi yu le nrdderchog, 
ac mai nid rhyfedd fod eu gelynion yn grwgnach o’r herwydd. 


AMEÎWI AETfl AU. 

Adnabod Hetiau. — Nis gall y dyn nad yw yn adnabod ei het, 
ond a gvramero un arall yn ei lle raewn camsynied, fod bylh >*u 
adnabod ei hun. Nid yw fod dyn yn gweled ei hun mewu drych 
yn nghopa rhyw het, yn un prawf mai efo bia hono. Os na ŵyr 
y cyfryw pa nod i osod ar ei het, troed lii y tufewn allan. 

Canu v . Pregethu. — Ar y laf o Hydref diweddaf, yn y Wero, 
gerllaw Ebenezer, Llangunnog, yr oedd dau Saint o’r enwau 
David Lewis ac Isaac Joncs, o Gaerfyrddin, yn pregethu nllan, 
ynghylch pedwar o’r gloch, ac o fewn ychydig droedfeddi i r 
ífordd. Yr un prydnawn Sul, yr oedd Mr. Jobn Williaras, mab 
Mr. Williams, Ebenezer, yn pregethu roewn íTenn gyfŵgos, a 
elwir Castellygarthen ; ac wedi gorphen, cychwynodd torf oddiyno 
yn mlaen tuag Ebeneser, dan ganu hymnau, hyd nes y daethant 
at gyfarfod y Saint, pryd y coliasant y dòn trwy eiddieeddu yn 
orraodol ar y Saint, un o’r cyfryw ced(l ar hanner ei bregeth ar yr 
araser. Dywedai y rhai oedd yn gwraudaw yn nghyfarfod y 
Saint fod ysturaiau y crefyddwyr hyuy wrth basio yn atgas iawn; 
ac i araryw o honynt iiebrwng eu brodyr heibio i’r Saint, yn unig 
er rawynhau yr aflonyddwch a chynnyddu y sarhad, gan ddych- 
welyd yn ol i wrandaw o hirbell. Mae yn deilwng o sylw hefyd 
ddarfod i’r Saint unwaith gael caniatàd i bregethu vrrth dalcen 
efail gof yno, yr hwn òf a boenwyd g.in y Bedyddwyr hyd nes y 
cydsyniodd i wahardd y lle ; wedi hyny symudodd y Saint le eu 
cyfarfod oddeutu tair llath o dalcen yr efail, lie raae y tir yn 
feddiant cyffredin. Wedi i'r Bedyddwyr fethu yn hyny, pen«ler- 
fynasant i dreio eu rhwystro trwy ddyfod yno i ganu hymnau ! 

Gemau. — Bod mewn dyled yw y tlodi gwaethaf. — Vfyneb yn 
wyneb, a’r gwir a ddaw allan. — Yr hyn a enniili trwy gelwydd, a 
fydd yu sicr o losgi dy fysedd. — Mae diolchgarwch yn cadw hen 
gyfeillion, ac yn gwneyd cyfeillion newydd. — Ni fydd i weithred- 
oedd da fytheich achub,ond nis gellwch gael eicli achub hebddynt. 

GWYRTHIAU. 

Os yw’r gwyrthiau wedi peidio, 

Ofer mwy i neb obeitlno ; 

Oan’s os cododd Crist rai meirw, 

Ni ddaw’r lleill byth làn o’u llndw. 


J 011 N D.WIS, ARGRAFFYDD, C*ERFVRDÜ1N, 




Uuir. 


M DtUWCR 4LLAN O HONI Hl, 

(»Lr bibilon; rv muocl i." 


l' D C 0 R \ S E I 0 ÌV, 


j&cmt g âamî. 


Crr. I.] CHWEFROR, 1819. [Puis %. 


CTMHWYSIAD. 


Athra«i»rlb |ld/diMUt«M •- 
Kür»)inBa i»aüaiii yr wyf «lio» 

tfv») ddorto i i Sálat 1 

Y Pvm at Wn • 

Caia T>w)llwcb >n íwy oi’r 

* 

Tyitlolacth PlullijiScix,ULieiJ- 

au Gwroi 2 

I'hoApborus ) u dyoofthi Ccl- 

wy»1«l * 

Ychwaorc I brolt Dwyfoldeb 

U| ílr K< rmo • 

Pn.phw)dolurth Cymro ain 
Adferiad Gwir Greíydd yu 
cm plilh 2 


Tt' D. 

Golenni 38 

I>iar* hmn 40 

•\ iiiiii' 1 1 u ii y Nefoedd 41 

Cufmidion Cynnadleddol— 

1 Sir Odinliych 41 

Caprl y Saint. Llanelli 42 

I Llythyr at y Llywydd William 

43 

Ainrjwiaetbao — 

Yr boll Wytbnos yn Sabboth 43 

Bedd-arçratì' Baban 43 

Yu rysooau 44 

TeilwnçoSylw 44 

A nes Doelhiueb mewnWig 44 
Diod 44 


CAEItFYRDDIN: 

AKGRAFFWVD AC AR WERTH CAN J. DAVIS, HEOL-PRiOR; 

WBBTH HEFTD 

Gk. y S»i.t y. eÿirrediuoi, a llawe, o Ljfrwertliwyr, 
tiwy y Deau a'r Gogledd. 


1649. 


i 


AT EIN GOIIEBWYR. 


Ifÿ' Ni il<h*stwvllwn nliweJ otldiu rili ein brawd Capl. Jonca ei 
buu, aro yr yroaJawiad o Gymru, byd ur< y clyToro am y 
tiriad yn Ncw Orlrani ; nnd cawaom wybodaclh gao crcill 
fod y cwroni oll wedl cyrhaedd Lircrpool rn iacb f chra- 
urua, ac iddrnt hwylio oddiyno, yn ngtiwnmiaclh amryw 
gannocdd o Saoaon, ar yr 2lain o'r mia tiwn. Ityddnd ru 
“ Tad wrtli y llyw,’' ac yu rhoi iddynt wynt t<g, licw cyr. 
tiacdd yn ddiangol I drcf. Gwnawn ninnau droi y gluat 
frddar at y tnll-ond-un yaloriao pcncbwibon a dracthir am 
Capl. Jonua wcdl ff.il, ac rn y carcliar — y Nalnt wcdl dych- 
wrlyd rn ol, íic. Dyma “ amry fuacdd cadaru," onidr ? 

Atrbir gofyniad D. D. yughylclt ail.fodyddio, yn secbrru y 
Ullífyu han. 

Ifÿ' Ilyabrawn T. E. y gclllr cacl digon o drwyddcdi at brcgrthu 
ac at gapdi, oddiwrthym yn Mcrthyr, gan y brddwn yn 
urgratTu rhui yn fuan. 

<T Utiaid i’r Cangi nau fod yn amyncJJgar am y Llyfr Eglwya, 
o hcnrydd uiac coat u IhratTcrtli matrr i « wneulbur. 

«âT McJdrliwn mal gwcll fr ticnuriad T , yw gadud ticibio 

rhoi dyagcidiaclh rhy ddwfn i’rbyd; dyagcd iddynt ffydd, 
cdifeirwch, ticdydd, nrddodiad dwylaw, ícc. Ni argy- 
hooddir hwyul û dim arall. 

er Carcm i yagrifenwyr tyatiolarlhau foj yn fyr, ac i aylwi oa 
bydd y tyütioludliwr yn boblogaìdd, a chanddo rywbclh cr 
aJciladacth i'n darllcuwyr yu gyffredinol. 

o* Dymtiuwn byabyan lod Tliomaa Pugh yn ddirprwywr droa 
ranau iauf Cynnadledd Morgnnwg, uc mai cfc aydd i 
ddcrbyn pob cirrhion, ac arian, am lyfrnu yn y partbao 
hyny. Ei gyfarwyddyd yw “Mr.Tliomaa l’ugh, carc of 
Mr. John Ilarrica, Sawycr, Grccu Court, Ncalh.” 

6ii' Llywydd pob CynnuJlcdd sydd i ddcrbyn uirchion um lyfrau 

0 fcwn ci air, uu nid uyni. Anfoucd po’o Llywydd, yutc, 
ci gyfurwyddyd i’r UoeotN. 

o Atifoncr pob goticliiartliau, n llytliyron i’r Prif Gynghor, ar 

01 yr 2t)fcd o Fawrtli, at “ Jobu Daris, Printer, Ucorgo- 
town, Mcrthyr.Tydüi. 1 ' 



UDGORN SEION, 

IIO 

&erm m &níitt 


lîniF. 2.] CHWBFROR, 1849. [Cvf. I. 


“ ATHRAWIAETH BEDYDDIADA U.*’ 

Meddylia llawer, oblegid i Paul ddwoyd “ un bodydd,” nad rvr 
yn iann i fedyddio neb fwy nag uuwaitli. Ond camsynied manrr 
yw hyna, ag sydd yn cyfodi oddiar draddodiad e'.n tadau, y rliai 
ni wyddent y gwalianiaeth sydd rhwng yr “ un bedydd" ag ainry w 
weinyddiadau o’r cyfryw. Nid yw gweinyddiad yr ordiubad ar 
ddau beraon yn gwneyd dau fedydd; ac, wrth gwrs, nid yw bed. 
yddio dyn ddwywaith yn cyfansoddi dau fedydd, mwy nâ phan 
yn bedyddio dau berson. Uedyddi&d yw un gweinyddiad o'r 
ordinhad, a “ bedyddladau” y w amrywiol weinyddiadau. “ Ath- 
rawiaeth bcilytUiadau" yute, sydd dan ein sylw ; ac y mae arnom 
eisieu ei phrofi yn rliesymol ac yn ysgrythyrol. Y'r ydyui ni mor 
barod â neb i addef mai “ un bedydd" a ddylai fod ; ac yr ydym 
befyd yr nu mor barod i haeru fod mwy nag un yn cael eu har- 
ddel yq Nghymru yu y dyddiau hyn, a chan y rhai byny sydd 
yn crochtioeddio “ un bedydd.” A feiddiwn ni ddweyd mai “ un 
bedydd’’ yw bedydd yr arwydd, bedydd y siampl, bedydd y daen, 
bedydd y droch, bedydd y baban, bedydd y crcdiniol, a’r bedydd 
er maddeuant pechodau? Na, gwyddom er ys blynyddau bellach, 
nas gall llawer fod yn un. 

Y'n awr, gan mai “un bedydd" a ddylai fod, cawn chwilio allan 
pa fath un yw hwnw, fel y gallom farnu os ydyw yn fedydd a 
ellir weinyddu fwy nag unwaitli »r yr un person. Dichon y bydd 
dywediad Pedr ar ddydd y Pentecost, yn ddigon i egluro dyben 
y bedydd. Dywedai efe, “ Edifarhewch, a bedyddier pob uu a 
2 



26 


l'DGORN tEION. 


honoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant pechodan” (Act ii, 38). 
Mae yn rhaid mai y bedydd yna a feddyliai Paul am dauo, pan y 
dywedai <4 un bedydd,’* ac nid un arall. Nid bedydd ydoedd i 
arwyddo maddeuant, ond 1 gael maddeuant trwyddo ; n’r sawl n 
ufyddhäai i fedydd felly, a dderbyniai faudeuant pechodau gan 
Dduw, trwy ymaleb cydwybod dda yn y bedydd. Tnry ufyddhau 
i fedydd er maddeuant pechodau, neu gymmeryd ei 14 eni o ddwfr 
ac o’r Ysbryd,’’ yn unig y gall dyn fyned » mewu i deymas Dduw. 
Pan yn nbeyrnas Dduw, nid oes achos i neb gael ei fedvddio, neu 
ei eui drachcfu, am bob troscdd a wna: girnu y tro iddo ofym 
maddeuant y Brenin a’i gyd-ddeiliaid, canysy mae Mab y Brenin 
yn eiriol dros bob un yn y deymas. Ond pan na wnelo y deiliad 
felly, a Ihrwy hyny dro.seddu yn ormodol, mae yn cael ei fwrw 
allan i deyrnas y tywyllwch, sef i’r un aefyllfa ag oedd yudd» ar 
y cyntaf. Yn awr, golygwcb fod chwant ar y cyfryw i ymddaros. 
twng oilwaith, a dymuuiad ynddo i fyned tuewo drachefn i 
deyrnas Dduw ; — pa fodd y gallui efe fyned ? Al megya lleidr, 
trwy ddringo lleucdd angbylreithlaun, ueu yute trwy y drws, 
^c^ys o’r blaen ? Os mai trwy y drws yr elai, fel pob dvn 
gouest, a fuasai byny yu gwneyd yr un drws hwuw yn ddan 
ddrws r Ac us nad bedydd er maddeuant pecbodau, neu “ eni o 
ddwfr, yw y drws, pa bcth aìl efe fod ? Nid ocs achos tratferthu 
i ateb : canys nid yw gweinyddiad ddwy wailli neu dair o fedydd, 
ar yr un person, ddira yn gwneyd ychwaneg nag “ uu bcdydd,*’— 
mwy nag ydyw credu yr un petb ddwy waith neu dair drosodd, 
gan yr un person, ddim yn gwneyd ycbwaneg uag “ ui» frydd.** 
Mae yn amlwg, ynte,y rbaid i ddyc gredu o’r newydd, cymmeryd 
ei fedyddio o’r newydd, cyn y gall fyned i uewu o’r newydd i 
deyrnas Dduw ; ac os aracaua ffordd arall, lleidr ac yspeibwr y w, 
yr ail dro, megys y tro cyntaf. 

Wedi dangos rhesymoldeb “ atbrawiaetb bedyddiadru,” cawn 
edrycb yn mhellach i’r hyn a ddengys yr ysgrytbyrau yn ci 
chylch. Dywed Paul wrth yr Hebreaid, er y dylent fod yu atb- 
rawon o rau amser, fod eisieu dysgu iddynt pa betb yw “egwydd- 
orion dechreuad ÿmadroddion Duw,’* ac mai gwrthddrychau i fyw 
« laetb oeddynt, yn 11© bwyd cryf a allent gael, pe buasent 



cncnsN srms. 


27 


gynncGn ag o f. Yna, ymrciyraa l’anl fol hyn— “ Am hyny, gatt 
ru'idi liflbio yr ymadrodd iydd yn dechrcu rhaí yn Nghriit, anu 
rbagor at bcrlTcithnrydd ; hob oaod i lawr im*CHEi’!< iiiil 1 
cdifrírwch oddiwrth weilhrcdocdd nieìrwon, ac i flyiid luag at 
DUnw; i athrawiacth liEnrnDiADAD, ao arddodiad dwylaw ’’ 
(Hcb. vi, 1,2). “ A hyn a wnHwn," incddal cfc, “ oa caniaU 
Puw ; cany«," racdd cfo ello, g.ui dduogoa y perygl, “ annihoiibl 
yw i’r rliui a olcuwyd nnwaith, a r n hrcfaiant v rhodd nefol, ac a 
wnaethpwyd yn gyfruuogion o’r Yibryd OI.ÌD, ac a brofnsunt 
ddaionus air Duw, a in'itiioedd y byd u ddaw; ac a iyrthiant 
yronith, yrandncwyddu drachefii i edifuirwch’’ (ailn. 3 — 6). Oi 
ydyw dyu yn agorcd i gacl iail druchcfn I ouifcirwch a tfydd, 
pahitm lai i fedydd ac arddodiad dwylaw? Ke wcllr nad yw yn 
bosibl ì rai iydd wcdi dcrbyn b» vd cryf, nc yn ayrthio wcdi liyny, 
i yraadncwyddu drnchofn ; a'i bod yn bosibl i rai «y’n arfcr 
llacth, i osod «ail drechcfn i oilifelrwch, ITydd, bcdydd, ac arddod- 
iad dwylaw — ond raai gwcll o lawcr yw treio pcidio, trwy fyned 
“rhagor at berfrcilhrwydd," “gan fod yn hydcrut yn hyn, y bydd 
ì’r hwn a dùechreundd ynocli rraith da, ci orpbcn hyd ddydd Iesu 
Griit.” Pob un o’r Saint nad ydrnt yn caru athrawiacth “ bcd* 
yddiadau,’’ acd rhacddo fel y cynehora I’aul, rhag iddo gacl ci 
droi allan o’r dcvroo«, ac iddo icfyll y perygl o felliu ymadnew. 
yddn er dyfod i mcwn drachefn. Ac oa oes rhai o'r bvd ara 
wrthwynebu yr alhrawiccth hon,bydJcd iddynt wneyd byny ar 
dir rlicswra ac ysgrythyr, fel y gwypora ni pa le i edrych arn y 
/rwydr, er mwyn bod gcrllaw. 


RHESYMAL’ PAITAM YR \YYF YN SEFYLL DROS 
EGWYÜDORION Y SAINT. 

1. Y pf.th cryfaf mewn cyfrailh yw tyst : felly yr efengyl. yr 
hon yw “ pcrffaith gyfraith rhyddid.” Rimid iddi hithau gael 
tyst dros bob achos. Ond y gofynîod yw, pwy sydd yn dystion ? 
1. Yr wyf fì yn dv«t trwy weled, dyircd, a thcimlo ; am hyny, yr 
hyn wyf yn wyliod ydwyf yn dystîolnethn ; scf fod Duw wedi 
dadguddio ei ewyllys yn yr oes hon, a chodi proffwyd i sefydln et 
eglwys (Saiut y Dyddiau Diweddaf) ar y ddaear, a bod y gweision 



28 


IDGOHN SEIOR. 


o anfoniad ac men-n awdurdod. 2. Mae y Beibl yn dyst, yr hwn 
mae y bobl yu dweyd eu bod yn ci grcdu; mao hwn yn son fud 
Duw am adferyd pob peth yn y dyddiau diweddaf, yr hyn ni all 
fod heb adferu yr eglwya fel ag yr oedd yn y dcchreuad. 3. Mae 
yr Ysbryd Glún yn dyst; ond ni ellir cael hwn heb ufyddbau yn 
gyntaf. “ Ni all y byd ei dderbyn,’' medd Crist; a dywedodd 
Pedr, “ Nyni ydym ei dyslion ef o’r pethau hyn, a'r Ysbryd Glân 
hefyd, yr hwn a roddes Duw i’r rhai sy'n ufyddhau iddo ef." 

2. Nid oes yr un genadwri neu gommisiwn, end a bregethir 
gan y Saint ; canys mae y commisiwn i’w ddarllen fel y canlyn : 
— “ Ewch i'r holl fyd, a pbregethwch yr efengyl i bob creadur.” 
Nid oes yma neb yn cacl ei anfon ond apostolion ; a chan fod 
eectau yr oes yn gwadu bodoliaeth apostoiion, nid oes ganddynt 
hwy oll neb i gychwyn i bregethu, yn ol y genadwri lion ; am 
liyny dylent beidic pregcthu, neu addef apostolion a phrophwydi 
yn yr eglwys, gan gofio hefyd “ nad yw neb yn cymmeryd yr 
anrliydedd hwn iddo ei hun, ond yr hwn a alwyd gan Dduw, 
megys Aaron ” Galwyd Aaron trwy bropbwyd, sef üioses ; felly 
hefyd y galwyd Timotbeus “ trwy brophwydoliaeth ac arddodiad 
dwylaw yr henuriaeth j” a chan nad ocs gatiddynt ysbryd y bro- 
phwydoliaeth, pa fo ld y dichou fod ganddynt gymmaint ag un 
pregethwr rliyngddynt, liawer llai eu holl athrawon yn weision i 
Grist? Hefyd, mae yn rbaid i’r gweision anlonedig hregethu i 
íreninoedd ac arcliesgobion, offeiriaid a phregetbwyr, un modd 
à’r annuwiolion; canys dywedodd Crist am bregethu i “bob 
creadur;” ae os ocdd eisiea pregethu i’r offeiriaid Iuddewig, mae 
eisieu pregethu i bregelliwyr ein gwlad ninnau. 

3. Pe buasai Joseph Smith yn gau-brophwjd, a'r Saint oll yn 
dwyllwyr, nid yw hyuy yn profi fod cymmaint ag un o’r enwadau 
crefyddol ereill yn eglwys i Ddnw: am hyny, nid ymdrecbu 
dangos fod y Saiut yn gau a ddylent, ond dangos eu bod hwj- yn 
wir eglwysi; ac yr wyf yn tybied fod hyny yn ddigon o waith 
iddynt am un flwyddyn, o leiaf. 

Yma gosodaf gynllun o’r eglwys wreiddiol, i edrych a oes rhyw 
sect yn ein gwlad yn ateb i’r portread. i. Rhaid cael ysbryd jr 
bropliwydoliaetb, cyn y dichon neh fod yn dyst. 2. Ithaid cael 
tystion etholedig i sefyll dros y gwirionedd a ddysgir yn yr 
eglwys. 3. Rhaid cael yr eglwys yn un gymdeilhas, ac ni all fod 
yu fwy nag nn mewn modd yn y byd. 4. Rhaid i’r tystion fod 
yn alluog i derfynu pob dadl, trwy dystio, Fel hyn y dywed yx 



inoons seiok. 


£0 

Arglwydd; »m )iynv, mno t pwei»ion h_Tn rn Rirtbod pirv yw 
deiliaid bedydd, pa íalh yw y dull, belli 'yw ŷ dyben, &c . ; ac nid 
yn unig yn V pwnc o fedydd, ond pob pwnc arall a fvddo anghen- 
rheidlol i’r eglwya ei wybod. I*wy na ddymunai fod vn aclo.1 yn 
J fath eglwys & hon î r! EvAM(. 


Y PUEN A’I FFRWYTH. 

Pob pren adwaenir wrth ei ffrwyth, 
Medd lesu Griat, y Itnmwr doelh; 

A pbob rhyw ffrwyth ay’n eodi’r llèn, 
Er gweled da nen ddrwg y prcn. 

A dyma’r ffrnytbau yn eu rhyw 
O hyd u gcir yn Eglwya Dduw 
Ffydd a gwybodaeth, duwn iachúo, 

Ac amryw ieithoedd I ryw rai. 

l’ropliwydo u dadguddio’n gn, 

Muo’r gwir Ddyddanydd Imn ì ui; 

A phethau fu, y aydd, a ddaw, 

Mae yn cgluro ar bob llaw. 

A nerthol ddoniau niae yn roi, 

Nes pcri i gythreuliaid ffoi ; 

A dyma’r ffrwylhau brawf y prcn — 
Hyn ydyw sel y nefoodd wen. 

Os nad yw'r ffrwythau hyn i’w caol, 
Nid yw addewid I’aul ond gwael ; 
Addaaodd ef y cai pob rhai, 

Yn ddiwahauiactb, eu mwynhau. 

Wrth eglwys Corinth» d’wcdai ef, 

Fod iddynt gael o ddoniau'r nef; 

A'r un addewid roir o hvd 
“ I bawb” a alwo Duw o’r “ byd.” 

Prophwydodd Jiiel gynt yn blain, 

T caffai eglwys Dduw y rhui’n : 

“ Fy meibion i, a’m merched oll," 
Medd Duw, “ brophwydant yn ddigoll; 

• 1 Cor. xii— xlv. 



30 


CDGORN SEIOR. 


“ Gwtt ieuainc welaut bethau s_yn, 

’Nol derbyn yr efenpyl liyn ; 

Breuddwydio wna'r henafgwyr pwyrr, 

’Nol gwir arweiniad Ysbryd Uuw." 

Fel hyn y parant yn y bla'n, 

Trwy dderbyn dawn yr Ysbryd Glán ; 

A’m gwir dystiolaeth i bob dyn, 

Yw fod y pren a'i ffrwyth yr un. A. E. 


CARU Y TYWYLLWCH YN FWY NA’R GOLEUNÍ. 

A GAtíLYN sydd lythyr a iTdanfonwyd at ein brawd Cnpt. Joues, 
dyddiedig Rhagfyr 25, 1848, gan ddyn ag sydd yn byw oddeutu 
deg milìtir i Ferthyr. Yr ydym yn cnddio ei enw, rhag ofn i n> 
ei dramgwyddo wrth ei amlygu. Ymddengys fod y dyn wedi bod 
yn ymresymu â Chapt. Jones ynghylch atbrawiaeth y Saint; a’r 
effaith a gafod hyny arno a welir yn y llythyr canlynoi : — 

“ Yr ydwyf yn metbu a gadael yr eglwys yr wyf wedi bod yn 
aelod o honi gymmaint o llynyddoedd, ac yrondacl â’m cysur 
teuluaidd, i wneyd proffes o grefydd Saint y Dyddiau Diweddaf, 
— er ei bod wedi gwneyd liawer o derl'ysg treddwl i fi, mwy na 
roai neb yn ei feddwl ond fy liunan, fo ddichon. Y'r wyf yn pen- 
derfynu glynu yn fy mhroffes, ac i droi y glust fyddar at eich 
rhesymau swyngar; ac yn dymuno ar i chwi heidio siarad rhagor 
â mi, gan fy mod yn cael fy nhneddu gymmaiut i wneyd prawf 

0 hoooch.” 

Mae y llythyr nchod yn dwyn ar cin cof yr ymresymu a fu 
rhwng Paul ac Agrippa, a’r ofn oedd ar yr olaf i gael ei ennill yn 
Gristion trwy resymau cedyrn yr apostol. Mae yn ddrwg genyro 
am ddynion o'r fath. Er cael eu hargyhoeddi o’r gwìrionedd, y 
mae yn well ganddynt wneyd aberth o’n hunain, nag o’n cysur 
teuluaîdd a'u proffes. Mae yn drueni na chai rhai pobl ddilyn 
Crist, heh gyfodi ei groes ; a myned ar ei ol i ogoniant, heb cu 
casáu na’u dirmygu gan y byd. Hwyracb y gall awdwr y llythyr 
deithio tua’r bywyd ar hyd y ffordd lydan, trwy droi y “ glust 
fyddar” at y rliai sydd yn dangos y ffordd gul. Os gall wneyd 

1 yny, fe ddangosa fwy o ddoethineb nag a ddangosodd Mab I)uw 
erioed. Yi oedd ffordd hwnw yn arw iswn,a dim ond “ffol bethau 
y byd’’ a ryfygent ei theithio. Aberthid gormod o gysuron teulu- 
aidd a phroffesyddol gan y doetliion, pe dilyneut “ fah y saer,’’ 
sef y “ dyn glwth ac yfwr gwiu” hwn»- a fu yn hwrw allan gyth- 



tDGÖRN 8E10N. 


3 » 

leuliaid tr wy Beclztbub. Mao dewis ffordd Crist a’i apostoîiort 
yn yr oes lion, yn liytrach na fíbrdd CaUiu, Wesley, &c., yn proli 
y dewíswyr yn “ysíçubion y byd, ac yn sorod pob diro,” ac “allaii 
o’u pwyll” fel Criöt: ond y iuae dewis creíyddau croes i eiddo yr 
apostolion, a chrocs i’w gilydd, yn protì y dcwiswyryn ddynion 
call, cyfriíb), a pharchus, uc yn rai u ddywedii yu Uda ain danynt 
gan y byd. Nid rliyfedd, ynte, wrth ystyried y cwbl, fod y dyn 
dan sylw yn peudtrfyuu iroi y glust fyddar al yr hen Seiniiau, 
a’u rhesyraau swyngar, ac i lynu wrth broffes a wna y b\d, tuawd, 
a diafol yn gyfciliion iddo! 


TYSTIOLAETH PHILLIP SEIX, BLAENAU, GWENT. 

Mr. Gol., — Dymuuaf gael lle yn yr Udgorn, er hyibysn y 
cyhoedd niewn perthyuns i’r celwyddau a daenwy I am danaf íì, 
'WiHiam Phillips, u Clinpt. Jones, \redi i mi gael fy ngosod yn y 
gwallgofdy. Yr wyf yu awr wedi dyl'od ullau o’r lle hw 4 iw, ac yn 
cael fy ystyried yn fy iawn bwyll, ao yn ulluog ddigon i ddw**yd 
yr hyu wyf yn wybod. Nid wyf yn bresenuol yu aelod gyda y 
Saint, er yn dymuuo caul yaiai.o û hwynt etio yn fuan ; oud, ar 
yr uu pryd, dymuuwu glirio cyuimeriudau William Philli; s a 
Chapt. Joues yn ngwyneb y ceìwyddnu cywilyddus a ddywedwyd 
amdanynt; canys nid wyf yn ystyried y byddai yn gyfiaander 
ynof i beidio gwneyd goncstrwyd l A phawb. Dywedwyd i Gapt. 
Jones gymmeryd llawer o arian oddiwrthyf, ynghyd á’m boriawr, 
yr hyn oll sydd yn anwiredd noeth. Hefyd. dywedwyd iddo 
fyned á’m côt fawr oddiwrthyf; ond y gwir yw, ni fu còt lelly 
genyf er pau ddaethum ut y Suint, ac felly nid oedd yn bosibl y 
gallai Capt. Joues fod wedt cael cyfle i’w chyiumeryd. Y mae 
yr hoU bethau ereill a daenwyd am gymmeryd petlmu oddiwrthyf, 
yr un mor gelwyddog. Mewn pe.thynas i’r hyu u ddygwyddodi 
i mi yr utnser hwuw, sef y driniueth u dderbyuiais oddiwrth 
ysbiy dion drwg, yr wyf yn tystio i roi dderbyn llawer o ryddhad 
oddinrthynt, pan oedd yr henuriaid yn eu ceryddu oddiwrthyf; 
a phan oeddwn yn cael fy mliuo ganddynt drachefn, yr achos 
oedd, o herwydd nad oeddwn yn gwneyd fel y cawswn fy nysgn 
gau y swyddogion. a thrwy hyny yr oeddwn yn rhoddi lle i 
ddiafol. Yr oedd fy mod yn “ ncwyddian yn y ffydd,” efallai, vn 
rhwystr i mi weithredu megys y dylaswn. Gallai ddweyd i mi 
dderbyn llawer o les oddiwrth weddiau y Saint droswyf; ac y mae 



32 


CDGORN SEION. 


yn llan-en gnuyf yn awr fy moj yn fy iawn bwyll. Yr wyf yn 
f>wybod mni dynion da yw y Saint, ac fod eu crcfydd o Dduw, ac 
liefyd iddynt hwy wneutbur cn goreu droswyf. Yr hyn oedd 
allan o le, nid yn y Saint, na'u crefydd, yr oedd, ond ynof fi. 
Mae y pethau uchod yn wirionedd, ac yn deilwng o gael eu 
gwneyd yn hysbys. Yr eiddoch, &c., 

Chwef. 6, 1849. Phillip Seix. 

[Dyma y dyn y bu y Parch. W. U. Datries, Dowiais, yn bra- 
gawthan cymmaint yn ci gylch yn “Seren Gomer, ’ a misolion 
ereill, gan awgrymu ei fod wedi cae! ei yspeilio o’i arian. Barned 
pob un drosto ei hun, pa un ai y Parchedig sobr, duwiol, ac an- 
erlidgar hwn, neu y dyn ei hunan, a ddylai wybod oreu pa un a 
gafodd ei yspeilio ai peidio ? Mae y ddiareb a grybwyllai Mr. 
Davies (sef, “ Oni chospi di ieidr, eto a’th gospa di’’), pan yn 
sylwi ar ei flrynd Capt. Jones yn bwgwth cospi ei gamgyhuddwyr, 
yn awr yn teilygu y ddiareb “ Lleidr a waedda lleidr gyntaf,’’ yn 
gymbnres. Ithybyddiwn Mr. Davi< s cyn lewi, fod “oythraul 
Nautyglo” yn awr yn chwilio am orphwysfa mewn lleoedil sych- 
ion; ac os yw efe am ei gadw rhagddo, cadwed ei dufcwn, fel 
arferol, yn ddigon gwhjb. — Gol.] 


PHOSPHORUS YN DYNOETHI CELWYDD. 

Denoys y llythyr canlyuol atom dwyll yr ystcriau hyny sydd yn 
dweyd mai phosphorus yw Ysbryd Glân y Saint, ac hefyd dengys 
mai elw bydol parchedigion y w y flymioneil Ue tarddant : — • 

“ Yictoria, Tonawr 27, 1849. 

“ Auwyl Frawd, — Y mae yn beth dyledus i chni a'r cylioedd 
gael gwybod ychydig ain yr achos a’m cymhellodd i ymuno â’r 
Saint ar y cyntaf. Pan oeddwn wedi clywed cyminaint o ddy- 
wedyd yn eu lierbyn gan y rhai hyny a ystyriwn yn weision i’r 
Duw Goruchaf, y rhai yu wir a gredaswn bob gair, yr oeddwn yn 
defnyddio eu dywediadau, hyd ag y gallwn, i nrthwynebu y rbai 
hynç a alwent hwy a minnau yn Sataniuid a chythreuliaid, &c. 
Ond er ys amser yn oi, fe benderfynodd ein gweinidog, sef Mr. 
Itees, Yictoria, i fyned allan yn enw Duw bydJinoedd Israel, yn 
erbyn y Pbilistiaid Mormonaidd, a’u gorchfygn, meddai efo; eithr 
er ei fawr siomedigaeth, fe l’u yn foddion i argyboeddi rhai o’i 
aolodau ei hun, y rhui erbyn hyn sydd yn dwyn tystiolaeth gadarn 
o ddwyfoldeb y grefydd a broffesant yn awr, rbugor yr hyn a 
gawsant dan ei weinidogaeth ef, er ei cheisio am tìyuyddau fel fy 
hunan. Y'n awr, pan welodd Mr. Rees fod gobailh ei elw ef yn 



l'DGOF.N SEION. 


33 


psllu wrth hvny, fe ilJyweJudd un notwailli, pan yn U>ri un o'i 
ucludau allan um ymuno á’r Saim, t-i bod wrth hyny wedi pechu 
yu orbyn yr labryd Glau, a*i fod ef yn ei dintlodi ar >rvhoedd y 
gynnulleidfa er cuampl i oreili ; u dywedodd hcfyd y gullai eío 
ddangos twyll y dyuion hyny á gwerth tair cciniog o phoaphoruu 1 
V\odi liyny, dacth Mr. Itees ag cf i mi mewn costrel i’r dybcu 
liwuw, gan fy rhybyildio o'i hlcgid, ac i mi of.ilu cadw dwfr vn y 
goatrel yn wnstad; a phan elwn nieun i dý un o’r Saint, am i mi 
oi rwbio yn fy mhen cyu byny, gan wucuthur fy ugwyrtliiau yn 
ddirgclaidd, a phcidio dangos yr hyn oedd genyf i neb. Hefyd, 
dy wejodd fod dyn yn yr America wedi gwueuthur ci hun felly vn 
debyg i angel yn ngolwg dynion, ac iddo eu pcrsnadio i udeiladu 
tŷ iddo, trwy ddncyd niai augcl Duw oedd, ac y buaseut liwy vn 
cael cu bcudithio yn l'awr aui hyny. Oud pan lolliym i dreio 
cynnwysiad y boud, fo losgodd íy mysedd ! ac erbyn hyny, íe 
ddechreuais arafu, a dywedyd uad allai y fath beth 4 hwuw fod 
yu cael ei arfor gan y Saint ar ou pcnau, o herwydd ei íod vn 
llosgi mor enbyd; agwelais mai “cbwedlan gwneuthnr" u draeth- 
wyd wrlhyf gan fv rnugail. V gorchyinyn nesaf a gefais, ocdd 
i tni ocbelyd rhog y twyllwrr, rhag iddynt fy uhwyllo innau; ond 
er hyny, fe bcndorfynais i brofi y twryll, gan fod y Saint yu addaw 
dawu yr Ysbryd Glán i bny bynag a ufyddhäai. Felly, cefais fy 
medyddio er raaddeuant pochodau; ac erbyn hyn yr wyf yii 
gwybod mai ilr. Rees a’i botel yw y twyllwyr, u bod yr arwydd- 
ion yn canlyu y Saint fel y dyoedant. Y mae cymmaint o 
wahuniaeth rhnng fv nghrefydd yu awr a’r hyn a brofl’. swri o'r 
blaen, ag sydd rhwug sẃu a sylwedd—ie, rltwng dymuniad o beth 
a mwynhad o bono; ac yrwyi' wodi derbyn mwy o «ybodactli yn 
awr, nag a gefais yn ystod y uaw mlynedd y bum gyda'r Hedydd- 
wyr. Am byay, dymunwn ar fy hen frodyr anwyl i beidio credu 
yr hen chwedlau a’r celwyddau a gyhoeddir o bryd i bryd vn y 
cyhoeddiadau, a chan y parchedigion hyny sydd yn darnguddio y 
gwirionedd oddiwrth eu gwrandawwyr. Bydded iddynt wneyd 
prawf o r Saint droslynt eu hunaiu; ac os gwnant, a hvnv vn 
onest, yr nyf yn gwybod y derbyuiaut ddawu )T Ysbryd Glân, ac 
y cânt wybod am y ddysgeiiliaeth. 

“ lr eiddochy auwyl frawd, yn y gtririnnedd, 

“John Dayies. 

genyf eich hysbysu hefyd fod cynnwysiad v 
botel wedi cymmeryd tân, a llosgi dwylaw un yn dost iawn.” 



34 


CDOOBN SEIOH. 


YCHWANEO I BROFI DWYFOLDEB LLYFR MORMON. 

I Allau o'r 14 Ëdinbureb Evenlni; Counnt," ani llytlrcf 10. 1*1$. J 
“ DlRGANPyUDIADAU YM AMEHICA: 

“ M AE y papyrau a dderbvniwyd o'r Unol DaleiUiian triry y 
cludiad diweddaf, yn cynnwys amryw o bethan dyddorol a chyw- 
raiu ag sydd yn deilwng o sylw neillduol. Yn inhiitli V cyfryw 
gwnawn nodi, yn gyntaf, yr lianes manwl a rhyfedd a roddir, o 
fod yn Durango, prif ddinas y dalaelh o'r nn enw, yn Mexico 
(oddentu lat. 24 deg. 30 min., and long. 103 deg. í’ò min. W.), 
ogofoydd wedi eu darganfod a’u chwilio yn dufewuo), yn cynnwyg 
cannoedd o filoedd o gyrlT perarogledig (mummiti), tebyg i'r rhai 
hyny yn yr Aifft gynleíì •. Mac hyn yn bwynt a ffaith neillduol 
yn liaues dyn, a liydd ynuliwiliad pellach i’r hcn weddillion hyn 
yn cael ei ddysgwyl yn awjddus genym ui a'r cyhoedd ymofyngar. 
Yn y cyfamser, mae V darganfyddiad yn arddungos yn eglur fod 
y gweddillion o darddiad Aifftaidd neu l’hocuiciaidd, neu, yn fwy 
priodol, o’r ddau. Mae llawer o resymau, oddiwith ddargan- 
fyddiadau diwcddar, dros gredu fod cyfandir yr America wedi bod 
yn adnabyddus i genedlocdd cyntclig yr hen fyd; a gellir meddwl 
yu union i genedl, fel yr Aiffliaid, a amfordwyent Affrica, fel ag 
yu ddiau y gwuelai yr Aifftiaid, groesi y Mor Werydd, a thirio 
yn America. Modd bynag, os darfu iddynt unw.iilh fyned tua’r 
deau, ac o olwg tir, o fewn terfynau y tyramoreiddwynt, nis gall- 
ent lai ua cliael ett gyru o'i flaen i’r byd gorllewinol. mae yn 
cithaf sicr fod dynîon cochion y Windward Islands, Gienada, a 
St. Vincent (yn awr, feddyliwn, ddìm yn fcodoli), oddiwrth eu dull, 
eu liarferion, a’u crefydd, wedi deüliaw o’r gencdl l’hosniciaidd n 
Charthagenaidd ; ond oddiwrth V darganlyddiad dan sylw, a’r 
rhai hyny a wnaed ryw amser yn ol yn America Canolbarthol, 
gan Stephens, ymddengys fod yr holl gyfran orllewinol o gyfandir 
Amerioa wedi cael ei darganfod a’i phoblogi ntnyaith gan gcnedl- 
oedd o Asia Ddwyreiniol. Byddai ein terfynau yn rhy fach cr 
dyfytnt cyfeiriadau i gadarnhau y ff.titli hon. Gwnawn sylwi 
yma yn uuig, y bydd i bwy bynng a edryclio ar y darluniau 
medrus a rydd Stephensyn ei lyfr ar America Canolbarlhol, weled 
eu bod wcdi eu britho ag arwydd-luniau AifftaidJ a llythyrenau 
Ilamyarctaidd, yr un fath â'r rhai hyny a ddarganfyddwyd yn 
ddiweddar yn Arubia Ddeheuol, ac y cenfydd ar unwaith fod y 
Uuiiiau a'r dulliau yn perthyn i genedloedd Asiaidd tra gwareidd- 



rDGORM SEION. 


36 

iedig, yn roba rtn o’r bytl yr oedil llrnror o orLtierodrnelhao gwr- 
teithicdig i’w cotl mewn omserocdd boreuol iawn, fel hofyd yn yr 
Aim, yriicnof «'rmtyif pweru» o'r cyfan, o'r bon, er yn allu 
AiTricanaidd, a siarad yn gywir, oodd A’i lly wodracth er hvnv yn 
estynedig í n Affrica ac yn Asia ; ac uwchlaw’r cwbl, yr oedd, yn 
y gyfran Afiiicanaidd, yn cacl ei chynnwy» yn yr hyn a clwul vn 
Wlad Cu»h nou Hthiopia, yn ei ystyr borouol a mwyaf eang, 
yn cynnwys Arabia ac AlTrica, or Mòr Coch liyd lunau y Nilua 
trwy ci lioll redfa. 

“ Fel cadarnliad i’r hyn ag ydym wodi ddwoyd rouwn pcrthynas 
i fod Aroerica, yn ei rhanuu gorllewinol, wodl ei darganfod a’i 
phoblogi o’r byd dwyreiniol, galiwn ddweyd I ni gaol yn ddiwcddar 
y ploser o siarad â boneddig tra dysgedig, wedl byw vn hir yn 
Sandwich Islands (Uinololu), yr hwn a ddywedui nad yw yn bclh 
auarforol i longau o Japau gaol ou gyru gan y gnyntoedd gor- 
llowiuol ar, neu eu tywys gan longan morfila tuag at, yr ynysoedd 
byn, a thirio arnynt; a’i fod of ei hun wedi bod yn foddiou i 
amgeleddu a donfon yu ol raì o’u morwyr i’w gnlsd eu liunain 
trwy y sefydliad Unssiuidd yu Kumskatscka. Mao lfynian: 
gwyntoedd cryl' de.orllewiuol o holl ororuu Asia Ddnyreiniol, 
tuhwnt i’r tropio goglcddoi, yr un nior sicr o yru 11 ngau, pan 
wedi en chwythu ailan o’r goror, o'u blaeu i oror Americo, ag y 
carîai y lymtnurciddwynt ar y Mor Werydd iongau o Affrìca i 
Americo. Ond yr hyn sydd fwyaf ei bwys, ac i’r pwynt, fe ddv- 
wedodd wrthyra fod brodorion y Sandwich Islsnds yn ddvddiol 
y n yr arferiad o adrodd, raenn canouon, y truddodiadau am or- 
cheslion cu liynafiaid, ac yn olrhaiu y rhai liyn yn ol trwy gyfnod 
o ISO o deyrnasiaduu neu freninoedd (wrth roi i2 mlyi edd i bob 
teyrcasiad, gwuai hyn 2iô0 o fiynyddoedd) ; desgrìiiant hwy fel 
yu dylilo yu lluocdd, muwn llyngcsau, o bwynliau dehcuol Asia 
Ddwyrciniol, gau grybnyll yu ueillduol oror Malay, ac oddiyno 
yn ralaen ht'ibio i bwyntiau deiieuoi Japan, gan rcJdi enwau v 
penarihoedJ fel yr enwir hwynt gau y roordwywyr Dulcbaidd 
boreual', nes cyrhaedd goror Aincrica ar diriogaeth Oregon neu 
Colurabia ; oddiyno, gan fyned lawr ar byd goror gorllewinol 
Aroeriea i'r rlmniad tropicawl o hono, dychweleut adref trwy yr 
ynysoedd yn y Mor Tawel Gogleddol, gan roddi i rai o honynt 
yr euwau a elnir arnynt yu y dyddiau hyn. Oddinrth hyn fe 
weiwn pa fodd y gullui America gaeì ei phoblogi o Asia, ac befyd 
pa fodd y gallai ari'erion Asiaidd, a phobl fel Asiäaid, fod ynddi. 


3f> 


CDOORN SEION. 


Yn awr, trwy foJ y genedl Seisnigaidd wedi ymsefydlu a chael 
awdurdod yn y rhanau mwyaf canolbarthol o’rcyfandir Aroerican- 
aidd, gallwn ddysgwyl yn fuan am wybodaetli o ddargnnfyddiaduu 
jrwysfawr ereill, y rliai a fyddant yu foddiou i gyssylltu trigoliou 
yr Hen Fyd wrth eiddo y Jiewydd.’’ 

[Mae drychfeddyliau y dysgedig o'r diwedd wedi dyfod i ganol- 
bwynt. Y mae darganfyddiad diweddar Stepheus yn America 
Cauolbarthol o arwydd luniau Aifftaidd, rhifedi muwr o ba rai a 
roddodd yn ei ddarluniau, nc wedi eu cyhoeddi yn ei lyfr medrus 
ynghylch y parth hwnw, ynghyd â'r darganfyddiad diweddarach 

0 lawer o filoedd o gyrff perarogledig yn ogoíeydd Mexico, tebyg 

1 eiddo yr Aifft gyntefig, yn dystiolaetbau mor gadaruhaol o fod 
America gynt wedi cael ei phoblogi gan genedloedd mwyaf gwar- 
eiddiedig Asia, nes mae y dysgedig o'r diwedd yn cael eu hargy- 
hoeddi o’r ffaith. Mae yr aunysgedig, pa fodd byuag, wedi cael 
V blaen ar y dysgedig y tro hwn, cauys y maent bwy wedi ei gael 
allan er ys pedair ar bymtheg o fiynyddoedd yn ol, troy gyfrwng 
Llyfr Mormon. I)ywed Moroni, yr hwn oedd yn byw oddeutu 
pedair canrif ar ddeg yn ol, wrth ddiweddu hanes ei genedl, fel 
hyn (tud, 580) : — “ Yn awr, wele, ysgrifenasom y cof-lyfr hwn, 
yn ol ein gwybodaeth, yu yr arwyddion a elwir yu eiu plith ni 
yn rai Aijflaiild dimjgiediy , wedi eu trosglwyddo i wared a’u cyf- 
newid genym ni,yu ol ein dull o lel'aru.” Mae Joseph Smith 
wedi rhoddi i ni hanes America gyntefig, wedi ei gyfieithu o 
arwydd-luuiau Aiphtaidd, yn dangos fod Ameríca wedi ei phoblogi 
gan drefedigaethau allan o un o’r cenedloedd goleuaf yn Asia, ie, 
o Jerusalem, cenedl o Israeliaid, y rhai oeddynt ddigon cydna- 
byddus â’r arwydd-luuiau Aifftaidd, perarogli cyrff, &c. ; oblegid 
yr oedd eu cyndeidiau wedi bod yn trigo yn yr Aifft dros 400 
o flynyddoedd, ac mewn eyfnod hefyd,pan oedd V gelfyddyd o 
berarogli yn adDabyddus — canys peraroglwyd cyrff Jacob a’i fab 
Joseph. Nid rhyfedd, ynte, iddynt ddwyn y celfyddydau Aiffí- 
aidd hyn i America. Ond bydd i’r henafiaethwyr dysgedig fyfyrio 
ar ei dargaufyddiadau newyddion, ac i dreio cael rhyw wybodaeth 
am ddtìclireuad cenedloedd cyntefig y cyfandir dan sylw, tra bydd 
yr annysgedig yn chwerthin am eu ffolineb yn peidio credu yr 
hanes syml ac uniongyrchol a gynnwysir yn Llyfr Mormon, ac a 
gylioeddwyd flynyddoedd yn ol. Gadawer llonydd iddynt; nis 
gallant wneyd uurhyw ddarganfyddiadau ond a fyddant yn cad- 
arabau dwyfoldeb y Uyfr gwsrtliíawr a rhagorol hwnw. — G ol.] 



CDGORN SEION. 


3î 


PROPHWYDOI.IAETII CYMRO AM ADFEUIAD GWIU 
GUEFYDD YN EIN PLIIH. 

Yr yO.yra wodi dyfod yn fcddiannol ar y ddalen olaf o hcn lyfryn 
Cymreig, yr hwn a gynnwysai wyth tudalen, o waiih rby w Jona- 
than Hughes. Mae rhywun wedi ysgrifenu “Trefriw, 1805,” ar 
waelod y ddalen ; ond meddyüwn ni, oddiwrîh yr argraff sydd 
arno, a’r darlun afluniaidd o ddyn sydd o dan y gair “ Terfyn" ar 
ei ddiwedd, ei fod lawer yn lienuch. Ond nad beth am hyny, 
gosodwn gymtnaint o hono ag sydd genym o Úaen ein darllen- 
wyr, hyd nes y gallwn gael gafael arno i gyd, gan ddecbrcu gyda 
y ddalen, ar hannor y weledigaeth. Oni bai fod y dernyn hwu 
genym yn argraffedig, ac yu dwyn proûon o henuriacth, ni antur. 
iem ci gyhoeddi, rhng i’r cyhoedd feddwl am dano fel y meddyl- 
iant am Lyfr Mormon; canys mae y naill, fel y llall, yn cvd- 
dystiolaethu am adferiad gwir grefydd ar y ddaear. Wele yn 
canlyn gopi cywir o hono, ac wedi ei lythyrenu mor debyg i'r 
gwreiddiol ag y gallem wneyd : — 

“ oll a’r gefn tonnau'r Mi'.r, a phob pen Saer Llong oedd yn myned 
yn ei Lestr ei huu. A phan aethant a’r gefn y mòroedd, vst<>rm- 
ydd dychryuedig a gyffròdd y Dyfroedd, ac a gasglodd yr boll 
Lestri at eu gilydd, ar gwynt a yrrodd y naill i guro y llâll nes 
yr aethant yn ddaruau ; ie hefyd eu by wyd eu huuain ; a phan 
welais i y terfysg hwu, mi ofnais innau, aìn fy mywyd mi fl'ois, 
ni cheisiais achub gymaint ac un o honynt, ond ŷn hyttrach mi 
gotiais y gair a glywswu, Pob tin sai ar ei waelod ei bún ; ag yn 
ebrwydd yr oeddwn wedi dyfod i dir yn ddiangol ; A’r Angel 
ydoedd weithian yn ymddangos i mi,yna fe droes attaf ac a 
draethodd yn eglur gan fyncgi, heth oêdd ystvr y weledigaeth 
hon; A dymma swm ei Dehongliad. Y Môr a ẃelâist yw llygr- 
edigaeth y byd hwn; A’r Llongau ysgafn a gweigion iw’r Cref- 
yddau sydd wedi ei Haddnrno mewn trefn drwsiadus o ddoethineb 
ddynol. A’r Seiri yw'r Pregethwyr sy’n ol y cnawd, heb ddeall 
lleferydd yr Ysbryd glân : ond Duw sydd amyneddgar, hwyrfrydig 
i lid ac aml ei drugaredd, yn goddef iddynt,'o herwydd na ddäeth 
yr amser etto i ben, eithr mae amser yn agoshau, y pryd yr an- 
foniff yr Arglwydd weinidogion yr Efengyl, y rhai a bregethant 
ddirgelwch Teyrnas Nefoedd, ac a eglurhânt i ddynion wirion- 
eddau Duw- drwy fywiol ffydd ysprydol ; A phaù glvwir sŵn 
lleferydd y rhain, y cyfyd cyffro drwy’r holl Deyrnas, ymddadleu- 
on am ysgrythyrau rhwng gwag opiniwnau dynion, a dymma 
derfysg ystormus a welaist ti ar y múr, y llongau vn curo vn eu 
gilydd; ond pan Bregethir yr Efengyl ỳn ei grym'a'i Disglêirdeb 
ysprydol, bydd raid i Broffeswyr gwastad sy’n rhodio yn eu 



55 


BDGOBN SEIOJf. 


golenni en linnnin drliflannu. o herwydá nid allant wrlhwynebu 
Tyatiolaelh y gwir Gristnogion. Hyn oll a draothais allan drwy 
ddirgelwch gwybodaeth ysprydol. 

“JOHNATUÀN HCGHES." 

I'e wel ein darllenwyr fod y brophwydoliaeth uchod yn egel 
ei chyâawni yn hollol yn ein plith yn y dyddiau byn. Onid 
oes crefydd wodi ei hadferu yu uwr, ag y gẃyr holl grefyddwyr y 
arlad ani dani, ei bod yr un fath yn gymhwys, mewn prolles o 
leiaf, â chrefydd yr apostolion ? Onid am gredu fod pob peth 
a osododd Duw yn yr eglwys ar y cyntaf, i fod ynddi yn awr, y 
raae’r Saint yn cael eu condemnio? Ai nid am ddwcyd fod Duw 
yu caru ei blant yn awr fel cynt, trwy gyfrana yr un benditbion 
iddynt, y mae’r byd yn ein casáu ? Pc buasai gwir grefydd yn 
cael ei hadferyd, tybied y dywodid yn dda atn dani gan y byd ? 
Ai tyhied na fttasai gan y diafol ddorthion crcfyddol a gwyneh- 
itir, i haeru fod gwir grefydd yn y wlad eisoes gsnddynt hwy, ac 
imnog y hobl i gredu mai twyllwyr fyddai y lleill ? Os myu neh 
atebion i’r gofyniadau hyu, darllened gy'noeddiadau oi wlad, 
yfed o ddysgeidiaeth y pwlpudau, a sylwed ar gariad y byd tuag 
at y parchedigion. Os na foddlonir ef, aed at “ ysgnbion y bvd,’’ 
ac ymofynel â hwynt; canys yr ysgubion oedd ddoethaf gynt, ac 
efailai mai hwy sydd ddoethaf etto. 


GOLEUNI. 

Goleuni sydd ddilyniad olynol o ddernynan tra bycbain o 
sylwedd, yn dylifo oddiwrtb gorff goleu, tnegys yr haul, tân, can- 
wyll, &c. Mae y dernynau hyu yu dylifo yn rnhoh cyfciriad, lteb 
rwystro y naill y llall ; ac hefyd mewn llintllau uniawn, os nid 
plygedig, wrth fyned trwy wahanol gyfrynau ; o herwydd y ir.ae 
goleuni, gan ei fod yn gyíansoddedig o sylwedd, yn ddarostyng- 
cdig i dyuiad, yr hyn a achosa i’r dernyuau hyu ẃyraw oddiwrth 
eu huniawn redfa: gelwir hyu yu wrth-doriad, ac iddo y priodolir 
jt ymddangosiad gwyrgam a thoredig o wrthddrychau, pau eu 
soddir mewn dwfr. Preu, er enghraifft, ag un hanner iddo mewn 
dwfr, a ymddengys yn doredig; ae hefyd, y mae gan wrth-doriad 
y gallu o godi y bodau wybrenol uwchlaw yr awyrgylch, pan y 
byddont mewn gnirionedd islaw iddo, ac o beri iddyut ymddangos 
yn uwch yn y ffurfafen nag y maent yn wirioneddol. Mae dern- 
ymgu goleuni mor fychain, fel y mae rhiíedi ma»r o honynt yu 



l'DCOCN «EI05. 


S9 


gynnwyscilig mrwn ychyilis 0 tjfri/a Dr. Nicuwcntjl (yn ci 
‘ Uoligious Philosophcr’) Oil, mcini ciliad o amscr, y nifcr anferth 

0 4 I8,G»ÌO,UO0,üü 0,U0O,(V)0, 000, 000, OW, 00(1, 000,000,00«, 000,000 o 
dilcmynau o olcuni ya dylifo oddiwrth ganwyll gynncucdlg. Y 
mao y dcrnynau hyn raor fùn, fel uas gcllir eu gnuhanu gnn cin 
chwyddwydrau gorcuj a plio na fyddent folly, yn lle fcod yn 
ddcfnyddiol i ni, ainddifadonl ni yn funn o’n golygnn, gan y grym 
a gyfodni oddiartli cu cyflymdru rhyfoJdol, yr liwn a adnabi Jdir 

1 fod yn fwy nâ 1 1,500,1)00 o fìlitirordil raown raynyd. 

Pan fyddo y dernynau bychaiu hyn yn uylifn oddiwrth yr haul, 
neu oddiwrlh ganwyll, ac yn disgyn ar gyrff, a thrwy hyny yn 
caol eu badlewyrohu i’u llygaid, y macnt yn cyffroi ynom y 
medilylddrych ttin y peth hwnw, trwy ffurfîoei lun ar y rhwydlen. 

Bod pcìydrau goieuni yn dyiifo yn rahob cyfeiriad cddiwrth 
wuhanol gyrff, lieb rwystro y naili y llall, sydd amlwg oddiwrth y 
prawf cunlynol : — Gwnewch dwll bychau ineiv;i llafn loneu o fete), 
a gosodwch y ilcfn yn unionsylli ar fnrdj, a gwyncbwch cf á rhcs 
o ganwyilau cynncuedig yn sefyl! yn ngos i'w gilydd; yna llcwch 
lèn o bapyr, ueu liapyr-fwrdd, ychyùig beilder oddiwrth orhr arall 
y üafn, ac fo ffurfin pelydrau yr holl ganwyliau wrih ùdylifo trwy 
y twll, gynnifer o frychau o clruni ar y pnpyr, ag a fyddo o 
ganwyllau o llnon y iiafnj pob hrychyu mor cglnrn mawr â phe 
byddai ond un ganwyil yn lafin un hrychyn, yr hyn a ddengys 
nad yw y peiydrau ddîm yn rhwystro eu giiydd yn eu symudiad. 
au, er eu bod yn croesi trwy yr un Iwll. 

Y raae gnleuni a gwres, mor bell agy mae’r olaf yn ymddibynu 
ar belydrau yr haui, yn llcihau mewn cyfarUilwch i hellderau v 
planedau oddiwrth yr haul, ac yn gutuynol mewn cyfurtalwch i 
bcllder unrhyw wrlliddrych oddiwrtli dân neu ganwyll. Er eng. 
hrsifft, gadewch .4, E, C, D , i fod yn bedwar gwrriiddrych, wedi eu 
gosod yn agos i dâu neu gttnwyll; gadewch A i fod yn ddwy 
droedfedd oddiwrth y cyfryw ; B, bedair Iroedfedd; C, cbwech 
troedfeild ; a D, wyth troedfedd; yna ysgwar eu peilderau gwa- 
hanol yw, A 4, B 16, C 36, a D lii; yn ol hyny, y mae A yn 
meddu pedwar cymnjnint o oleuni neu wres â B, naw cymmaint 
â C, a deg a ehweeh cymmaint â D; ac,yn y gwrthwyneb, nid oes 
gan D ond y ddeg-chweched rau o’r goleuni neu y gnres a fedda 
A,&c. Wrtb y rbeol hon y lerfyuir y raesur cyfartal o oleuni 
nau wres a dderbyuia y ddaear, y lleuad,neu y planedau, oddi- 
wrlii yr Uaul, 



40 


CDGORfc* lEION. 


DIAREBIOlí. 

Y dyv sydtl yn berchon nr lawor o pyloelh, ac yn grrrtbod cl 
fwynhau, sydd yn dcbyg i asyn yn cario aor ar ei gefn, ond yn 
bwyta ysgall. 

Trwy wadu bai, yr ydys yn ci gyflawni ddwywaitb. 

Y cyfaill cywir, yn yr ing ci gwelir. 

Nis dichon y dyn da fyth fod yn druenus, níi’r dvn drwg vn 
ddedwydd. 

Y dyn cybyddlyd sydd fel ci yn yT olwyn,— rhostio bwyd l 
ercill y mae. 

Trwy wneyd caui byclian ng arall, yr ydym gwucyd cam 
maw'r â ni cin hunain. 

Nid oes gan gelwydd goosau, ond y mao gan athrod adcnydd. 

Y dyn sydd yn tori ei air, sydd yn cymhell ereill i fod yn 
anfiyddlawn iddo ef. 

Ateb arafaidd a droa ymaith lid ; ond geiriau sarug a gyffro- 
ant ddigofaint, 

Yspardyn yn y pen, sydd werth dau yn y sawdl. 

Y dyn doeth a ddechreua yn y diwedd ; eithr y ffol a ddiwedda 
yn y declireu. 

Dyn jeuanc esgeulus, a wna hen wr anghenus. 

Os na fydd i ti agor y drws i ddiafol, efe a â ymaith. 

Yr hwn sydd yn byw iddo ei huuun yn uuig, sydd yn an- 
nheilwng i fyw. 

Yr hwn sydd yn medru goddef y drwg, a mwynhau y da, sydd 
yn wir ddoeth. 

Yr hwn sydd yn amddifad o gywilydd, sydd yn amddifad o 
gydwybod. 

Yr hwn sydd yn peidio rhwystro drygioni, pan allo, sydd yn 
gyfranog o’r drwg. 

Yr h v. n sydd yn mctliu gwybod ei fod yn wan,y mae yn wan 
mewn gwybodaeth. 

Yr hwn sydd yn gwneuthur eilun o’ì r hunan-les, a wna ferthyr 
o’i uniondcb. 

Mae mwy yu canmawl onestrwydd, nag sydd jm ei arferyd. 

Y'r hwn sydd yn gwneuthur ei iiunan yn asyn, nid oes lle 
iddo achwyn os bydd i ddynion ei farchogaeth. 

Mae yr anffyddiwr yn myned un cam yn mhellach nâ’r 
cythreuliaid ; canys y maent hwy yn credu ac yn crynu. 



t nr.onN «eios. 41 

Y rhagrilhiwT n dnln dcyrngcd i Dduw, yn unig cr roiryn 
twyllo dyninn. 

Gtn nad ydu-yt rn nicr o un awr, paid cam drculio cymmaint 
I mynyd o'th amncr. 

Nid yw ndfyd yn gwcnìcitbio i ncb; 

Gofyn i'th ingoll pa bcth a ddylrt brynu. 

I.lid n ddechrcua mcwn flblineb, ac a orphcnn mcwn cdifcirwch. 

Y dyn aydd yn nmddifnd o rinwcdd ei hunan, a gcnfigena 
wrth yr hwn sydd yn ei fcddu. 

Cyfaill flyddlawu yw lucddyginiaoth bywyd, ac t mae ei ragor. 
oldeb yn nnmhríaiadwy. 

Mao athrodincth yn lorddu oddiwrth fnlchdcr yn fwy mynych 
nag oddiwrth fnlais. 

Bydd yn gyfaill i ti dy hnn, a hydd ereill yn gyfeillion I Ü 
hefyd. 

Na ymddibyna ormod ar yr amaer i ddyfod. 

Synwyr wedi ci brynu yw y goreu, ond dichon iddo gostio 
mwy nâ'i wcrth. 

Trwy fciau creill,y doeth a ddiwygìa ei feian ei houan. 


AMMODAU Y NEFOEDD. 

AMMODAr y Nefocdd ar gyhoedd a gowch:— 

Peth cyntaf yw credu yn Iesu a wnewch; 

Yn ail, edifcirwch — nid tríatwcii didrui; 

Y trydydd yw bodydd, er maddeu pob bai. 

Hcnurinid yr eglwya arddodant ddwy law, 

Er derbyn yr Ysbryd, un hyfryd pan ddaw; 

Ac yna cyflaimind pob ammod a fydd, 

Oud para yn ffyddlon tra paro eich dydd. 

Isaac Rees. 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

S I R DDINBYCB. 

Y gymmanfa gyntaf yn Ngoglcdd Cymru a gynnaiiwyd yn New- 
marlcet, ar yr 21ain o Ionawr diweddaf. Wedi agor y cyfarfod 
horeuol gan Jolin Farry, Ieu., dcwiswyd Abel Lvans i lywyddu, 
yr liwn a hysbysodd i'r Saint yr hyn a gymmcrodd le yn Ngliym- 
manfa Merthyr, — sef fod Jobn Parry, Ieu., i fod yn Llywydd y 
Gynnadledd, a Joseph Evaus a Darid W'iUiams yn gyngborwyr 



42 


mcoits spio*. 


iddo; n boil dwy gangpn wedi en aefydlu — un yn Abergcle, a 
John Parry iV llywyddn, a’r liall yn Eglwysfaeb, a Joseph 
Evans i'w Hywyddu. Cymmerrdwywyd y cyfan yn unfrydcl. 

Wedi liyny anercliwyd y Saint gan Jolin Psrry, gan byshyau 
ei ddiolchgarwch i Dduw, ac i’r Saint, ain ei gytnmeradwyaeth i'r 
swydd anrhydeddus a ymddiriedwyd iddo, a’i benderfyniad i'w 
mawrhau, trwy nerth Duw n gweddiau y Saint. 

Yna cynnryebiolwyd Cargeneu Newmarltel, Aherpele, nc Eg- 
Iwys-fach ; rhif yr aelodnu yw 57, yn cynnwys tri hcnuriad, tri 
offeiriad, a thri nthraw; oll mcwn sefyllfa dda. Oalwvd dan hen- 
uriad, pedwnr offeiriad, tri athraw, a thri diacon. N'cillduwyd 
Robert Parry i fud yn llywydd ar yangen N'"wmnrket. 

Agorwyd y cyfarfod am ddau trwy ganu a gweddio; ac wedi 
tori barn, &c., ordeiniwyd jr swyddogion a alwyd. Yna anercli- 
wyd y swyddogion ieuainc a'r Snint gnn y brawd Abel Evans, 
trwy gyughorion ac addysgiadau tra buddiol, gan ddaugos iddyut 
eu dylcdswjdd ttiag at Dduw a’n cyd ddynion. 

Y’n yr bwyr, anerchwyd y cyfarfod gan amryw henuriaid, a 
chawson gyfran helaeth o Ysbryd Duw ar hyd y dydd. 

A. Ev»ns, Mywydd, 

W. l’ir.RV, Ysgrifenjdd. 


CAPEIi Y SATNT, LEANELLI. 

Aoop.wtd y cnpel uchod at wasanaeth y Saint yn I.lanelli.sir 
Gaerfŷrddin, ar yr 28ain a’r 29ain o lonawr diweddaf. Cafodd 
ei adeiladu o herwydd nad oedd nn lle cyflens Rrall yn y dref, lle 
g.illai y Saint ymgyfarfod, ac y gallent waliodd ei cyfeillion o'r 
hyd i wrandaw eu hathrawiaeth. Ar yr nchlysur uchod. hn Capt- 
Jones, Wm. Phillips, ac ereill, yn areithio ar wahanol bynciau 
eu crefydd. Dangosid cryn gyffroad nos Snl. pan y gwahoddai 
Capt. Jones ei fro'yr a'i chwiorjdd i ddyfod allan o Babilon, j'n 
ol galwad Dnw yn yr oes hon, a phan y darlnniai pwy oedd 
Babilon y dyddiau diweddaf. O’r tu allan yn unig oedd y cyffro; 
gwrandawni pawh yn nstnd y tnfewn. Yr oedd v gwahannl pyfar. 
fcôyjd yn orlawn o Saint a gwrandawwyr ereill; ac felly y dy- 
wedir wrthym y me.e yn parhau braiild bob Sabbeth oddinr hyny. 
Ofnwn, gnn hyny, y hyJd raid ei helaethu jn fnan.neu eaet 
rlij’w le arell j"n y dref. Esgjmlnwr, ac nid pwipud, fel eiddo 
capeli y wlad, sydd yn y cnpe) bwn, ae V mna lle arno i lawer o 
bregethwyr i eistedd, a lle uwcb i’r Ilefarwr. Nid yw cnpel, gan 



t'DGOHN SCION. 


<13 


? Salnt, mown nn nnvld yn c»el ei ystyrii J yn dỳ i Dduw, ond 
yn unig yn dỳ iddynt eu liunain ; canvs ni all un íod yn dý i 
Dduw, hob ei íod ef wedi riioddi gorcbymyu i’w adeiladu, fol y 
dcml gyntyn Jcru»alem. Fo fydd y deml yn mynydd Seion yn 
dý iddo, O herwydd y mue wedi rhoi gorcliymyn i'w badeiladu yn 
y dyddiau diweddaf byn. 


LLYTHYlt AT Y LLYWYDD W. ITIILLIFS. 
Anwil fuiwD, — 1 mue yu hoíf, ac yu llawcoydd genvf, i'ch 
hysbysu fod yr lioll Saiut yu Ngbynuadledd Alynwy, wedi deiayf 
arnaf i anfon aUich trwy lylhyr, cu hod oll yn talu cu gwreaoeaf 
ddiolcbgarwch i ehwi am cich gwaaanaeth a’ch gweinidogaeth 
ddiwyd a ffyddiawn yr amser a aolh he ibio; ac y maeut yn mawr 
lawenbau yn yr hyn ag y maont wedi ei fwynhau trwoch. Ac er 
i ,ni chwilio yn fanwl yn mhlilh yr úoll Saint yn y gynnadledd 
hon, ni chefaia gymmaint ag uu yu dwyn nn aehwymâd yu eich 
erbyn, o’ch bod yn ormesol, uao yn ddim a'r aydd yu ddrwg, ond 
yu llawu o ffydd, ac yn yabryd eich awydd bob amser, ne» eu bod 
yn llatnu o lawenydd bob tro pan ag y byddecll yn ymweled A 
hwynt. Mao cu dymuniud a’u gweddi ar i'r Duw hwnw a'ch 
cynnaliodd i lenwi eich cylch blaenorol mor ffyddlawn, i barhau 
yn ei ddaioni a’i rAs, trwy eich cyunal yn yr un preaeuuol, er 
gogoniaut idd ei enw mawr. 

£ich ufydd a’ch gostyngedig was yn Nghriat, 

lnos.CiiLEs, Llywydd y Gynnadledd. 


A M U Y W I A E T H A U. 


Yr holl Wythnos yn Sahiioth.— Ncillduir y dvddiau can- 
iynol o r wythnoa al adùolidd cyhoeddus gan wahjnol g.nedloedd; 
— -Dydd Sul, ueu Ddydd yr Arglwydd, gau Giistionogion ; dvdd 
Lluu.gau y Groegiaid; dydd Mawrth, gan y Persiaid ; dvdd Mer- 
cher, gan yr Aasyriaid ; dydj Iau, gau yr Aifftiai'd ; dvdd 
Gnener, gan y Twrciaid ; a dydd Sadwrn, gau yr Inddewon. 

BEDD-ABGRAFF BABAN. 

Oes fèr menn byd i hou a fu ; 

O’i dda na’i ddrwg nis profodd hi ; 

Heb gario croes, caiff ddedwydd fjw, 

Cisii’s deiliad teyrnas nefoedd yw. 



4* 


UDOORN AEION'. 


Ymhysonat. — Yn y rhan fwyaf o ymrysonau V mae bai at 
hob oclir. Gellir cymharu ymryson i wrcichionen, yr hon ni 
chynneuir heb gallestr.yn gystal û dûr; onil goddcf pren i’r naill 
neu y llall bwnio arno am byth, heb ddangos dim tán. 

Teilwno o Sylw. — Pan y cewch afael ar ddyn coch yn flydd- 
!awn, dyn tàl yn ddoeth, dyn tew yn gyflym o draod, dyn tenoti 
yn ffol, dyn prydweddol hcb fod yn faJch, dyn tlawd heb fod yn 
genfigenus, cnaf heb fod yn gelwyddog, dyn onest heb fod yn rhy 
ddifater am ei golled, dyn yn llusgo wrth siarad heb fod yn gyf- 
rwys a thwyllodrus, dyn yn winoio ar arall lieb fod yn ddichellgar 
a gau, dyn gwargrwm heb fod yn hunanol, morwr a chrogwr yn 
dosturiol, dyn tlawd yn adeiladu eglwysi, crach-feddyg á chyd- 
wybod dda, ceisbwl heb fod yn filuin annhrugarog, lletty-wraig 
beb orbrisio, a llogwr yn haelionus; — yna dywedwch eich bod 
wedi cael ailan ryfeddod, dynion yn gweithredu yn grocs i gwrs 
cyffredin natur. — Arutotle. 

A oes “ Doethineb mewn Wig — Rhyw wneutharwr wig- 
iau, er tynu sylw y cyhoedd at ei siop, a osododd ddarlun hardd 
uwcliben ei ddrws, yn arddangos Absolom yn crogi gerfydd ei 
wallt, ac oddiíano y pennill hwn : — 

“ Ow ! Absolom gwelwch — wrth ei wallt yr hongiana ! 

Pe gwisgai cf ûugwallt, ni fuasai’r fan yna.” 

Ond, rtiyw eilliwr gerllaw, rhag cael ei faeddu gan ci gymmydog, 
a osododd ddarlun i’r làn hefyd, yn desgrjfio dyn yn boddi, yr 
hwn a allasai fod wedi ei achub gan ddyn arall a gydiai yu ei 
wallt, oni buasai i’w wig ddyfod yn rhydd. O dan y lluu yr oedd 
y geiriau hyn : — 

“ Pe gwallt ei hun wisgai, a thaln am ei gneifio, 

Ni wnelsai byth foddi, ond ffugwallt oedd ganddo.’’ 

Diod G adarn. — “ Camsynied mawr,” mcddai Charles o’r Bala, 
“ydyw moddwl fod diod gadarn yn cryfâu dynion, ac yn eu 
hàddasu at waith trwm ; yn hollol i'r gwrthwyneb, mae yn gwan- 
hau ac yn llesghau natur yn fawr. Mae pob pc-th ag sydd yn 
poethi y gwaed yn ormodol, yn gyfatebol yn gwanhau y nertb. 
Mae y dynion na phrofasant ddiod gadarn erioed, yn gallu myned 
yn esmnyth trwy fwy o lafur nag ereill, ac yn gyffredin yn byw 
yn hwy ac yn fwy cysurus." 

CTHOEDD AC ANGHTHOEDD. 

Os cyhoedd a chwennychWch fod, 

Iîeb adwaen neraawr îs y rhod, 

Mewn pentref gwnewch eich lle; 

Ac os am 'nabod dirfawr lu, 

Heb nemawr yn eich adwaon chwi, 

Gwnewch fy w mewn caer neu dre'. 


JOUN DAVIS, AaoaiFPYDD, C AEBF VB DDt N. 




ItlllF. 


u |> tt'Wc' H •» Ml»KI H 1 1 

(•> r r. * ni L" \ ) »v mhobl i. m 


( !) (. # 1! } S lì I » S 


jfttrnt i> ŵaltu. 


Cvr. I.] MAWRTH, I84R %• 


CYMftWtSIAD. 


Tl’O. 

o.i cioff , 4i 

•• IJrí o*r lltiinaft SnotftWd — 

All ft«ic*U<1u Trml í«lo«i»on. 

Gilnd «r i b«»bl l>»l« w 

ééfth m ìfú I •• 46 

DwffoMrb Ujfr Mormon yn 
ca«-l ri wlno )«» Oib-IUcb.. 50 
stiun , i*,diit»« ni»«<a»f •• S3 
C,f»rchl».l ..lií > *•»"* l m - 
fud«*i i Oillfemii •••••••• 

Ymfotflad dmrddor > Salut I 

J 

Cofbotflon ( > n 

Slr Fíllnt : 

Yintfaltb y 


Oacartfÿofryd‘1 arswydus y«» 

Zraland Nrwydd 

• Son am Ryfeloedd” ...... 

Ainrroiaritoan — 

Oed y Ddaear yn 300,000 o 

flyuyddoedd 

Y pfordd i Dlodi. ....«•••• 
Yr Anf-efg:>r 

Geu» : » u 



•• profwcb boti |»etl» 

At y Gobrbnyr— 

Ailirrr Cn*"** 0 » 10011 ””" 

Al y Ousparthwyr 

Ai, 


MERTHYR-TYDFIL: 

1849. 


AT EIN UUIIEnWTR, Itc. 


ÍST I>vUk pob l.l_vwv J J tlJarllrn )r L'oonas droalo y pcUi 
cynlaf wojt oi dJerbyn, fol y RwrbyJJo yr brn »vJJ rn 
pertliyn iJJo of, fcl iia frJJo rn dwcyd wod’yn el fod yn 
auwybodu* o rywboth ocdd ynddo. 

YryJym yn Junfon oln biliou chwartrrol i'ii l’rif Itd<Hip«nb> 
wyr rvJ» y Ithifyn hwn, R»n ymddirirj ya ru ffyddlondeh 
I Ryllawni ou haddowiJinn, fcl y gallom nl dalu cin tTnrdJ 
i bawb, a gwa»anarltiu eiu ccnedl yn ofn Uow. 

Dymunwu ulw *ylw holl Eywyddion y CynnadUddau, a 
I.lywyddion y Cangmau yn Morganwg, at cu pcndcr 
fyniad yn Ngliymmanfa Morganwg (gwcl l'Dooa», tud. 
20), mown prrthyna* I gynnaliacth y l’rlf Gynghor, 11« 
mae ormmaint o ddyrithriaid yn galw, yr liyn, ynghyd » 
lliosogrwjdd tculu y brawd Fhlllip*, a wna y draul yn 
fawr. Cynglior diwoddaf rin hanwyl Uapt. Jonra, oodd 
goiod byu clto o llarn y brodyr. 

O hrrwydd fod dau aypru o'r “ Star»," a llyfrau Sacanrg 
rrolll, wrdi myncd rn cu hol o Fcrtbyr hob rn wybod i ni, 
crrfwn y cytumera cin drrbynwyr ran o'n hamynodd, liyd 
ura y ccir gafacl arnynb 

' C.wrll i'n cyfeillion prydyddol rigymu ynghylch “ amynodd 
Job,' 1 hyd nra y drlont oll yn JJigon amyncddgar i acfyll 
o flarn brawJly* Golygydd ; cany* drdfryda hwnw un 
dcrnyu I chwrch mi* o garchar, ac un arall i llwyddyn ; 
dcdfryda lawcr i’w tor frnyglu, ond y mwyrif i'w llosgi. 
Mae riu lly* ninnau yn brcncnnol yn llawn o garcharorion 
pryjyddol, yn dcrbyn eu dcjfryd. Cynghorwn bob un i 
beiJio dyfud o’n blaen ctto yn rhy hir ci d&fod, ao & gor- 
niododd o cirian tratle. 

ì*. uahaniaclh i “ Toinos,’’ na ninnau, o* yw y i’arcb. J. T. 
Jono*, Caerfyrddin, wedi argraffu baledl yn rrbyn y Saint, 
licb osod »i cnw wrthynt. Mao yn wir fod dirwy am hyny, 
ond niJ gwaith Saint, gobeithiwD, yw hysbysu yr awdur- 
dodau. Nid ordd cywilydd yn y byd ar y Parch. Eran 
Urifliths, Abertawy, weled ei cnw wrth gáu arall yn erbyn 
y Sainl ; ac nis gwydjom ui paham y cywilydJia parcb. 
rdigion adnabyddus I ni osod eu henwau fel awdwyr i 
ganeuon campus fel hyn. 



UDGORN SEION, 

h tr . 

%cccn p %aint. 


Rhip. 3.] MAWRTH, 1849. [Crr. f. 


G W U C L O F F Y D E M L. 

Mawu raor enwog y raae’r hen wr cloff hjny u eUtcddai wrtli 
horlh y doml, wedi rayned yn y dyddinu liyn. Crybwyllir nra 
dnno yn rahob dadl ynghylch ffydd. Gotodir ef allan yn ddyn 
ffyddiog inwn raewn arian, ond nid raewu dira a:all. Yr oedd 
raor ddiffydd ;» raynydd i dderbyn iochyd, o& credan yr hyn n 
ddyaeda yr «nayboJus, Mae yn rhesymol fud ganddo ffydd i 
dderhyn arian, onido ni arc»eai wrlh boith y deml i*r dyben hyny ; 
ond y cwcsliwn yw, n oed l ganddo ffydd i dJerbyn icchyd ! Gof- 
ynwch i holl ddysgedigiou \r oe«, a dywedant, a Nee oed«!. n 
RÌthr ymddengys fod l’edr, gydag loan, pan yn 44 dai «ylw arn<V* 
«c yn gorchymyn iddo, “ Edrych arnora ni, M yn raeddwl fod 
ganddo rywbeth liehlaw ffydd arianog, oblegid nid ocdd eieieu dal 
fawr sylw ar hono, ain ci bod nior amlwg yn rohaab. Heblaw 
hyny, mae yn rliesyraol i farnu fod cymncaiut o gymhwysthrau 
yn ngwr cloff y deinl i dderbyn iochyd, ag oedd yn y gwr cb lî 
Hrall o Lystra (Act. xiv, 9) i dderbyn yr unrhyw. Wedi i Paul 
il edrych yn graff ’ ar yr olaf, fo walodd a fod ganddo ffydd i 
dderbyn iechyd," a dywedodd wrtho, “ Saf ardy draed yu uniawn." 
Felly Pedr yn inhorth y deail ; wedi dul sylw neillduol ar y ch»ff 
arall, a chael cylle i welei be;h oedd ganddo, beiudiodd ddywedyd 
wrtho ara gyfodi yn euw Iesu o Naz«reth. Pahara y sylwai y 
ddau apostol raor neillduol, a dim ond Paul á dyben yn hyny ? < 
pha fodd yr anturiai uu apostol, yu fwy ná’r llall, biacliâti eu 

cloffion, heb eu bod, trwy v ddawu o “ wabanlaeth vsbrydoedd l * > 
3 




46 


UDOOB» »E» >»• 


yn gweled fod flydd ganddynt? Trwy tfydd yu enw lesu Orin 
yr iacbäwyd y ddau ; ond os roai y cîoíT o Lystra yu uni n n 
feddiannai fTydd, pa ragoriaeth oodd hyny iddo ef, os oedd y lla.ll 
yn dcrbyn bondith heb ffydd? ()« oodd dynion galluog i weiih 
rod u ffydd, yn derbyn iochyJ licbddi, paharo y dywedodJ ein 
Harglwydd wrth dad y bachgenyu rouJ a bydJar, “ Oa gelli di 
gredu, pob peth a »11 fod i’r nob a grodo ? M (Marc ix, 23). Y rr.aa 
yn groes i re*wm ac ysgrythyr i furuu nad oedd ffydd gan wr clolT 
y deral ; o herwydd roue yr iechyJ a dderbyniodd yu proft i'r 
ftpostol ga»*l ei foddloni ynghylch oi ffydd, onide ui fuusai I)uw 
yn ei fendithio, “ cunys heb (Tydd anrobosibl yw rhyngu ei 
fodd Ef.” (>a caniatëir roai yn ol ei ffydd y mae pob un yn 
durbyn, fe gredir fod fiydd hefyd gan y gwr cloff; ac os na allwn 
gredu liyny, fe'n “ dychwelir fol tòn y môr, n a hyoy yn gyfiawn, 
ara ryfygu cymmeryd dystawmydd un rhan o ysgrythyr, i wrth- 
wynebu pendautrwydJ rhan arail. Henffych i*r utnser pan galff 
hen wr cloff y deml ddangus ei hunan otto o flaen y rhai a waJant 
ei ffydd yn y dyddiau hyn, fel y canfyddont fod Crist yn un 
air bob aroscr. 


“ LLEP O’E DDINAS SANTAIDD. — AIL ADEILADD 
TEML SOLOMON. — GALWAD AR I BOBL DDL’\T 
DDYCHWELYD I JEBUSALEM. r 

Dyweda golygyJd y New Yorh Heraid : — ' “ Derbyniasora gyJa yt 
>\gerlong ddiweddaraf o Loegr, gopi o Anerchiad anarferol, yr 
hwn a gyhoeddwyd gan yr luddewon cg aydd yn trigo yn Jeru- 
salem, at holl had Abraham hyd derfynau y ddaear. Cyfansodd- 
wyd ef yn Hebraeg bur, ynghyd 4 chyfieithad Sacsneg o hono, yr 
hwn a gyhoeddwu fel mater ag sydd yn deilwng o sylw difrifolaf 
j:«obl ▼ wlad hon.” 

(yu ahbuchiad.) 

“ At ein brodyr yr Israoliaid yn Ewrop ao Amerlca — bnelionuu 
a charuaidd gyfranwyr at bob achos duwiol a daionus — parod i 
sefyll yn yr odwy i arddaugos eu cariad at wlad yr addewiJ ; ai 
ewyllyswyr da Jerusaletn a chyfeillion Seion (anwylach^genym 
nâ’n heinioos), y rltai ydynt yn cynnorthwyo y ddinas santaidd 



rDOOEN 8EION. 


37 


hon, ac yn cyascgru ou me<ldiannau o gariad a «orch, ‘ i doiturio 
wrth t*i meinl, ac i drugarhau wrth eu llwch ;* at y dytgedig a’r 
hybarch Ha))biniaid, at eu teilwng ac enwog drethwyr ; al ddyloil 
og dywysogion a ffyddlon tiaenoriaid larael; nt lioll gyniialleid* 
faoedd duwiol yr Arglwydd, ac M bob nclod o honynt — lechyd, 
einioet, a llwyddlant. Eatyned yr Arglwydd ei nodded Ìddynl. 
(lorfoleddant a byddant dra llawcn, ac a*u liygaid eu bunain 
bydded iddynt woled pan adfero yr Arglwydd Seion. Ilyn a 
ÍVddo ei ewyllyt rntol. Amcn 

“ Y mao yn ffnith bor adoahyddnt drwy Juda ac ltrnel, fod * y 
gogoniant wedi llwyr ymadael oddiwrih forch Scion/ er ya rhagor 
na chan mlynedd heilach ; trwy draia amddifadwyd cynuulleid. 
ftioodd Iuddowig Gcrmannidd o’o cartrefleoedd a*u hetifcddineth 
au. Oormes grenlon a’u mal'*dd hyd v lìwch, ao a’u gorfoJodd i 
ymadael o'u irigfunan, i droi m cefnnu ur eu tai a’u iieiddo, ac i 
ymchwilio am ddiangfa trwy ffoedigwelh. O hcrwydd byn mao y 
•ynledd mawr a roddodd ein henatìnid i ni, wedi bod yn anrlicitli. 
ieiîig ac anghyfannedd, hyd oni feddiannwyd of gnn estroiiiaid. 
Tr ndeilndni: cysscgredig a gynnwysnl, eef y nynngog n'r Medrasb, 
n anrheitbinsant hwy, h'd hoil f< ddiannnu u lwyr-ddyfetiiwyd, n n 
hetifeddiaethnu cyfreitMawn ni u halogwyd o tlit* n ein liygaid. 
Tna gwrthododd ein heneidinu en cynnro! canys pa fodd yr 
odrychem ar y drygfyd mawr a ddaeth ar ein pobl ? Megys y 
tardda goleuni oddiwrth belydr, feily ein cynnulleidfa a ymoroì. 
neunt i ddychwclyd, elto ì adgyweirio eu selydliadau, nc i wreiddio 
yu y mynydd snntaidd. Eithr nid oedd gorphwysfa i'n trae«l 
lluddodig — dim rnan wedl ei ddowis a’i gyssegru i weddio a 
chyngbori. Ein llygaid hlinedig a «anfyddent yma rai o b(»b 
cenedl a ihafodiaith, hyd y nod o ynysoedd pellnf y roôr, yn 
ineddu anneddau hc adeiladan gwych, wedi eu hatuddiffyn gan 
fnriau, dorau, a thyrau, pan y umo pobl yr Atglwydd wedi eu 
halltudìo o'u hetifeddiacthau gan faibariaid ysglyfaethus, ac wedi 
eu htimdoi â malldod, gw»radw\dd, a chywilydd Derchafodd 
gwaedd y bobl at \ r Arglwydd, yr hwn sydd yn trigo yn Seion. 
Efe a edrychodd i wared yn dosluriol or eu badfyd a'u gormes. 
Ac er pan feddiannodd ilywydd yr Aifft gynlaf iy wodraeth y wlad 
santaidd — llywydd ag gydd yn gweinyddu cyfiawnder drwy ei holl 
diriogaethau — cyhoeddwyd Ueddf yn caniatâu i’r Iaddewon wneu- 
thur yr hyn a ewyllysient o barthed i adgyweirio eu synagogau 
a*u hathrofeydd adfetliedig. Am danom ninnau hefyd, gwelodd 



t'OGOU.N ÜEION. 


U 

yr .Arglwydtl yn dda i gofif» yn di ugarog, gan h»*ri i ni gae) ein 
hiidferu (Irucljefn i ctifedilim'lh ein tatiuu, le, hyd y nod i'r 
cyntedd rhag-grybwylledig, yr han a cl«ir Adfeiltad H. Jehudah 
y duwiolfryiiig (hendigedig fo ei gidf.idwriufMh). Bendigedig 
fyildoyr Argìwydil ein I)u«r, I)uw ein taduu, \r hwn a gynhyrfodd 
gulon llywydd vr Aiflì i adfrryd \n ol i ni ctileddiacth ein henaf- 
iit d; ac uid oedasom gun golii an»w*r yu y ruutcr, ond a ymcgni- 
a^oin i adciladu Jcrusaletn. * L’lod.lia&otu l»i, ac a gj»-gla-om ci 
uieini a’r gorchwyl cysaegredig u lw\ddodil yn ein dwylaw, hyd 
tiCH yr ydyrn wcdi cwljhau y Mcdrush, ‘a toutvr y w gogonianl y 
iý ; adeiludasom hefyd unne»ldau i ddysgowdwyr y gyfruith; a 
llne.-tui i cstroniaiil, pu rui oeddyntyn unlu hgoroì anght nrhcidiol 
cr llcttya y îluoedd o Isrutliaid a ymweltnl â’r ddiims suntaidd 
\n ysiod y guyliau. Ac ar Rosh Hodenh Shebalh ddiweddaf, 
cnw8o:n y lluwenydd o osoJ y Sepber Torah yn y Medrasb, yr 
hwn a gysscgrasoin dun yr onw o * Meiruhcrn Seioo/ canys gael- 
odd yr Arglwydd yn rlJa gysuro t i hobl. Ond, er ein bod ui, 
diwy ft ndilh rlngluuiuelh, wcd» udg> «eirio fel h\ u, nm o’r ert- 
fcddi.;ethau hyny â plm rui yr unrhegodd ein henuliuid duwiol- 
frydiu’ nyni, etlo cin calonuu a draliodir, u’n lìyguid a balìaut, 
p n yu syllu ar gyssegr yr Arglwy dd, y s\nagi.g, yr han sydd yu 
g rn- dd, ac nid ydyra ni (y gynnnlleidfa Gerntanaidd) yn ailuoj 
i’w uilaJeUadu; canya, och, uinl yw ein llodion, pa ra» sydJ 
ciáieu bara, a muwr yw’r ddyUnl sydd aruoin wrth adciladu y 
MeJrash, uc y raao yn pwyso yn drwm aru«»m. Felly, y uiüejr 
achos o’n trallod heunydd yn syllu \n ein gwyuebau; Diae a feil- 
iuduu y synagog yn bentwr yu nghuuol y cyutedd, a ch»ỳu haiog- 
etîig yn gorchuddio y garuedd gyssegrcdig. O ganiyniad, \st\r- 
iwn yn »ldyledus arbcnig arnom i anf n ttuadydd at tiu brodyr 
piant yr Israel, pa rai ydynt yn wasgaredig, ac mewn aìltudiaeth, 
i’r ilyben o’u hysbysu fod iaclmwdwriaeth yr Arglwydd yti ei 
wlad,’ fel yr yingyfodout ac y tosturiont wrlh Seion, tanys daeth 
yr amser i dnigarliuu wrtlii lii. Er cytiawui y gena»lwriaeth 
lafurus hon, rynnygodd ein hanuyluidd gyfaill, vr enwog a’r 
hy barch rabbi, y seîog a’r anrhydeddus Aaron Selig Ashkenasi, 
ci wasanaeth. Alae efe yn wr cadaiu yn ofn yr Arglwydd, o 
achnu iTyddluwn; ac efc a aufonwn fel ein cenadvdd, teiiwcg o 
bob yiuddiried, i anercii holl gynnulleidfaoedd Israel, ‘yn ul y 
weledigaeth, yr hon a welodtl efe ìju ìj mynydd santaidd ac iddo 
ef rhoddasom Iythyrau awdurdudol, yn cyun«\s manylrwydd o 



l'DGORN SEION. 


49 


bttrlhod i*« gt*nadiaoth d«luw iul, ac hofid pob gwybuducth aug 
henrheidiol u berlhyna iddi. 

‘Yn uwr, «hu hyny, gireled y cyfluwu u Uawcnhiu»d; gorf«>l 
eddcd hc ymffri atied y duwiol A Uawenydd ; ranyt y dedwydd 
ddydd ag y buoch yn dyigwyl cyhyJ ara dnn«i, o*r diaedd u 
ddoelli, u chwychwi a'i gwelwch. Corou t>«n?o t darwydd elio a 
uddurna ei (hrigle gyniefig. Yna v cyfodwch, a i byiniuerwcli 
arnoch eich hunain, yn ol geirinu y llythyr hwn, i gyucgru 
cyfran o‘ch golud yo unrheg gyt«egr«nllg er cynnorthnyo i udeii- 
ndu • teniì y (*oruchuf Firnin nr fynydJ yr Arglwydd/ fel v 
«MíToch euw n chyfrao yn nghroiiiclnu y cydawn \ n Jerutalem. 
Na u ithodeJ un o liouoih el nnorthmy, onl cyfraneil y4lawd 
oi halliug drosto «*i hun a'i deulu yn tayilytgar, a rhodded y 
cyfoethog o‘i idud,a'r hwn y ben«l<thiodd yr Arglwydd ef. Cyfod- 
e^l y tadau a'u plnnt, yr hen u’r icuun yr un wcdd, i dr.'garhau 
wrth Seion yn y tynunor rnai tcU.ol Imu ; nunoged pob gwr ei 
gyfuill, gau ddyaedyd, • Njul a fyddnn tclog a«- ynifgniol o hlaij 
«in pobl,a Ibrot «Mlnut eln Duw ’ Ac o gnriad nl Seion, ac er 
inoyu J«*ru*aleni, ni orphwyawo, nc ni fydd««n f«MÌdUv.n hyd net 
v canrTéülir Jerutalem drwy’r l«oli ddaear, a<: y bydd Haeuttf yn 
elu gorf ûedil, inegyt ag y r >«ddunedat<'in. * Ot aughofíaf Jeru- 
Aiioni, augh tird íy n«*h«*uluw «*i ch>«darnid; *«ni ddet»i<mf di 
Jerutalcm, goruwch fy holl laweoydd?* Dymt yw geiritu elcii 
brodyr, y rliai a*ch cyíurchant er inwyu gogonlant yr Arglwydd, 
ac er cl«xi i w dir, ei bobl n’i etifeddiaeih, gitn we'ddio b» utiydd 
droa ein brtdyr allrudieûig, g uu nberthu ein gweddinu nr lu 
•«enuidd, %u enaedigcd yn e.go» i’r muruu gorlíewinol, f»*l y byddo 
>n dda gyda cl>ai yn dragyuydJoi. luegys ug yr jdjcb chwi eich 
hunain yo ewyllynio, ac fel vr ydyin ninunti \ n taer ddyrauno. 
Ardyttiwyd yu Jerutjîeni y 18 ed dydd o'r tlwyddin dóí*7, A.M , 
gun Wardenlald y Medrath ac nel«dau cy fei»teiulf«*d yr ndcila«lu, 
drot gyuuulleidru yr ludde- t>n GermttnHÌd<) yn y ddinnh ».iiiiaidd. 
(Arwyddaydj H>r>«h Juseph, Davi«l Reubtn, Nethan f.oadis, 
Abrahum 8. buirnoiis, Muriiecai Aiigdor, Uriah 8. Hyam. 

" Tytliwu tii ag tydd a’n hi*nwHU ito»î, treihwyr y Uethdin, 
drwy orehymyu y Farcbedig brif liut>bi, fod y Purch. Auron Selig 
Ashhena») wedi ei awduidodi i gjíiawui yr i yn a gyfeirir ato >n 
-yr anertbiad ucliod. Llui.dain, y Sebatb, Rhng. 24, I s- 

rael Levy, Aaron Levy, A. L. BarnetU p 

i 



l’ÛGOBN fcEfO*. 


ÓO 

i Ma* yr AnerchÍAd hlneuoroì yn liciaru pelhau roawriou, a c yt: 
d&ugos l"d vr îu îdewoo yu pomiôl i yrogasylu i Jerunalem, ••rbyn 
y »1eìo cyllawmler y ceuwdloodd i u»e*n. Y 44 woledig•tt•li» ,, & 
gufodJ \aron Scli^ Aabkenaoi yn y royuydd aanlanid, a gyd 
gurdiu yu hyuod Ä’r hyn a brophwydodj Zech»riah (ii, 4), aeí, 
• IUied, lìefara wrlh y llano hwn, j.an ddywedyd, JeruMtleni a 
gyfanr.eldir fel roaeo-drefl, rhay aml«Ml dyn ac anifail o‘i ruewn.” 
Al&e tu ihesymol finl yr Iuddewon.yn gysi&l è’r Cenedloedd, yn 
•ofhyn dndgaddiod oddiwrth DJuw, fel y byddo'r parnloadau 
aughenrheidiol yn cael eu pwneyd crbyn dyfodiod y Meaaiah IV 
gwaredu. — G ol. J 


DWYFOI.DEB I.LYFR MORMON Y.N CAEL E! WIRÎO 
TN MtJELLACII. 

“ Yglatan*.— Mw Yucotmn yn fedd i gcnedi fawr a/ sydd w«m1ì 
liflanu yn ddiurw> botí, oc beb udacl unrhyw hanra ar ei hol. Y 
jnuc ]i« i» cofrlwig yn mynwesu gweddillion roawreddog o dcmlau 
inawn.Mt. \*edi eu cerfio drt.slyni ag arwydd-luniuu tfydd yroadaw 
Mtghyd ‘i dìnav»cdd arddcrchog, paUsuu gwych • chuin».lJ. 
nn rai, yu eu hunigcdd guìurus, a ardystianl ardderchogrwydd 
medr cu haJeiladwyr. Macirt yn fe ldrodau i gcnedl urdch*rcliog, 
ond heb ddwyn nu enw na beddurgraff. Y braw mnllduol gyda 
j»Iih ii u y cilia yr Iudind oddiwrtbynt, puu yn a.irodd rhy w dratld 
udiad cyuiroyagedig o ddiddyroiod corff cyf.\n o bobi trwy waeJ r. 
thàn, gan ei gyuileidiati — cenedl ffyrniguidd ac ysglyl'a4.thgar, yu 
ytnliyfrydu inewn aberlhau dynol — yw y cyfan a eill dychyniroyg 
ddweyd ain y modd y cafodd trîgianwyr cyntefig Yucatan, eu crorai 
ullan, yu un cylangortf, o dndaleu bodoliaelh. Aroatnld y diuys- 
irwvr liarbaraidd )U leistri y wlad, ac u udeiludasunl iddyut eu 
hunain inesttui trwsgl o d&n gysgod yr adeiladau dirfawr ag sydd 
hjrd yn hyn yn ryfeddod a dirgelwch yn Yucatan. Ar lawcr o'r 
afieiiadau hyuod hyn y roae argraff gwaedgoch o law ddynol wedi 
»*1 stainpio, yr hwn sydd yn arwyddlun addas i ddang»»a y lywoti 
raelh waedlyd i b.i un y bu mor gysson yn yaglyfaelh. Argreffid 
y 4 law waedlyd’ hon gyda dyben pcnodol ar gyrororwd y rouriau 
newyddion, ac ardder.gys pob Uinell a chryinni yuddi roor eglur 
ag yw yn naturiol, ond rnae eglurhad yr nrwyddlun yn anadna 
btfdrlus.”— C/r Aeu? Y ork Sun , Mch. 8, Ì848. 

Mae ysgrifenydd y dernyn nchod ynghylch “ Yucatan” (yn 
vr America), yn curosynied yn fawr. Dywed fod ‘‘ Yucatan yn 
ledd i genedl fawr ag sydd wedi difianu yn ddiarwybod, ac hcb 
üâtìcì un hancs ar ei hol'* Nid felly y raae. Alae y genedi fawr 
fyiitaf n drigent yu Yucatan gynt, wedi dillanuu er ya oidoutw 



FDOOBN ftRlOfc. 


Al 


2,4 10 o fl rnydrtau yn ol ; onJ cu prophwyrtl a adtmiftnt hanaa ar 
en hol, crjnodeb o’r hwn tydd wedi ei gyâcithu i'r ielth Soc»rt*íí, 
dan yr enw “ LWfr Etlu’r/' a d»*cu«» o fìlocJrt o gopiau worti eu 
cyhocddi yn JJyfr Morroon, m wedi cu gwaMfuru yn Ararîtc» ac 
yn Llocgr nm flynyddau lower. Y gcuodi fowr ddiwoddaf n 
bnwwyliont y wlad hono, or n ddiâanaocot, a adawaant hcfyrt * u 
lianca ar ol, yr hwn * ddcrpanfyddnyd, a gTfioithiwyJ, ac a gj- 
hoeddwjd yn yr iaith Saeanrg, oddcutu ugain uilyuedd yn ol t gon 
Joacph Smith, yr hwu wedi hyny u fcrthyrwyd o arhoo y gwlr- 
ioncdd, m îlc carl ci wohrwyo gon ddyn aui ddodcuddlo han<*« 
un hanucr o'n byd oddior yr ocaocdd borrtiuf ar ol y diluw. Ym- 
ddcngyt tnai hyn yw tyngbcd gyffnslin dyff^çarw^r dynolryw. 
Macnt yn bjw a morw jn wrüiodcdig, neu jo cacl cu licrlid bjd 
nngcu gan cu cjdocaw jr, oc ni welir oo gwcrth noa jr clont 
heibio, tc nid bob araacr bryd b\nv. 

Yr ysgrifenydd a gydnabydda ddargaofyddiad “U'mlau maw*- 
i<*n,” “ din«aoe*ld arddercbog," « 14 pbaiotau rwycb” Jn cocl «*u 
mynwuëti yn 44 mhob coodwig.** Yna moe jn cjfeirio at urartd- 
ortind cjrauijagcdig jr Inrtiaid.y rhai a ddywodant i*w cyndcirtian 
hwy drtyfetha cyfangorff’ o bobl trwy u wocrt u thiu." McJrtyltu 
rnai liyn 41 yw y cyfau a cill rtychyiomyg ddwwyd ain y modrt y 
eafortJ trigionwyr cyntcâg Yucamn, «« crooai allon, >n un cyfan- 
gorlT, o dudalrn bortoliactb '' 

Mor gywir mac y iraddo<üart Indiaidd hwti yo cyluoo a’r hanc* 
a roddlr yn Llyfr Morra«>o. Djwcd Munnon, “i’r Lauianiaid’* — 
cmdeidiau yr Indiaid Aracricaoaidd, yn j fl. 36“ ar ol CriPt — 
gymmerjd meddiant o rtdinas Deaoîotion,*’— vr hon oertd vn 
Ainerica Canolbarthoî, yn «goi nen yn Yucatan — M a ìiyuy o b< i 
wydd fort eu rbifcdi hwy yn fwy nâ rliifcdi y Ncphiaid,” sef v 
«enedl û brcnwylient yu uinasoertd Yunuaa — “ A hwy" — y Lam 
anioid — “ a aethant befyd yn erbyn dinas Teoncum, ac a yrasant 
y trigolion alion o boni, oc a gymmeraatnt Uwer o garcharorion, 
yn wragedd a phlnnt, ac u'u /wftyuwsatU yw abtrilum *'tr heik*i 
Mutriau.” Yn y û. 375, oymmerwyd rblfedi mawr o wragedd a 
phlant yn garehororion. ac aberihwyd hwynt hctyrt i eiiunod. 
(Llyfr Moruiou, tud. 566 a 567.) 

Mae Morraon, yn un o'i cpistolau i’w fab Moroni, yn dew»riftr 
•vi rtrygioui raawr a’u tueddiaduu ciaidrt. Dyweda — 

“ Mao llawer o garcbarorion gau v Laraaniairt, y rhai a prrn- 



I DC.ôRS' SRION. 


Mprnsont o (lwr Shprri/ »h ; ac yr oedd ganddynt wyr, gwrngedd^ 
a phlant. A gwyr priod n thadnu y gwragodd a’r plunt hyny a 
liiiUlasant; oc yrohorth&nt y gwragcdd A chnawd eu gwyr, a’r 
plant ft chnawd eu tadan, nc ni roddant iddyut ddim d w fr, ond 
rhyw ychydig. Ac er y ÍBeidd-rìra roawr hwn o eiddo y í.nroan* 
iaid, ni*i yw yn f « y nng « iddo pobl ein hunain yn Moriantum. 
Oblegid. wcîc, llnwcr o fcrchi i y f.amuuiuid a gvmrocraaant yn 
garch irnrion ; nc ar ol cu lianiddifadu o'r hyn oodd fuyaf «nwyl 
a gwerthfawr uwchlaw poh pcth, yr hyn yw diw#*ird»di :• rhinwdd ; 
ac ar ol iddynt wueyd liyny, Ua ldaaant hwynt yn v modd mwyaf 
croulimn, gan bocnyrìto cu cvríT hyrì farw ; uc nr «»l iddynt wneyd 
fclly, ilnrpiant eu cnaw 1 f«*l crt'ariuriuid gwylltfon, o h< rwydd 
caleduch etvcalonau; a gwnaut hyny fel arwydd o wroldeb. O, 
fy unwyl fnb, pa furìrì y gull pobl fel y rhai hyn, ng aydrì heh 
warciddhid — (.ic orol ycliydig flyny-idjiu aydd er pan oeddynt yn 
bidil fiu'sol «c liy frvd >1)— on»l, O fy inab, pa f*»d*] y gall nobl fel 
hyn, y rluii a ynihyfrydunt mcwn cyromaint o IT: ei d«l dra*— pa 
f «tld \ gall«n ddyfcgwyl yr ctlyl l)uw ci )hw inewn barn yn ein 
hcrbyn * Woîc, niae fy nghalon yn gw/eddi gwac unrhbeu y 
hohl hyn. Tyrcd aiìan iiicwu barn, O Dduw, n cbuddia cu |v»ch- 
oduu, a'u drvgioni. it’u l!i. i<id-dra oddiwrtll dy wyneb.’* 

Yu y flwvddyn 384, nr oî i drigollon Yucatan ac Aroorica Canol- 
hárthol gacl eu gyru o*u dlnasoedd mnwr nc nr.lderchr g, yroüdwyd 
hwvnt gan y l.aroaniaid liyd fynydd Cuinorah, yu y rhan dn 
fewnnl o dalaeih Caerefrog Newydd, lle trengodd yr lioll grnedl 
roown rliyfel. Yn ystod y rhyfeloetld roynycb sy’u deillio wrth 
d.ìiddvnui cenedl fawr, cafodd llawer o drefi, pcntrefi, a dinasoedd 
eu liosgi gan y gorchfygwyr. Dyatryw ac anghy fannedd-<lra a 
nodent gnmrau y miliynau ymrysongar. Br f»»d pedair cnnrif ur 
ddeg wedi rayned heibio, etlo mae y fieithiau hanosyddol hyn yn 
cnel eu cadw yn harhans yn roynwea yr Indiad. Mao gweith 
redocdd crculawn eu oyndeidinu — diddymiad cenedl gyfan trwy 
*• ihm a gwaed,** ac aberthiad iniloed.i o garcbarorion — y n ddyg- 
wyddiadau rnewn traddodiad Indiaidd ag nad ellir anghofir» yn 
rhwydd. Hawdd y gallai*r genedl orchtygol argraflu ar adeiladau 
nrdderchog eu gelynion, “argraflf gwaedgoch o law ddynol!’* Yn 
wlr mae hyn yn yraddangos yn arwydd addas o’r rhyfeloedd 
dvchrvnllvd u drochodd y tir hwnw yu ngwaed iniliynau. Oni 
hmipai fod hancs íTyddlawn Morroon, yr hwn a ysgrifenwyd mewn 
arwvdd!unÌHU Aifl’taidd, yn bodoli, nrosai hanes yr America gynt- 
»‘fig vn ddirgelwch parhaus i bob cenedlaeth ddyfôdol, hyd ne« 
v bvddaî i filiynau hunedig y cyfandir helaeth hwnw ddryllio eu 
hen ferìdnu, ac yinddaugos gyda’r holl genedloedd ynipynnulledig 
mewn bnrn. 



Ì.DGORN SEIOK. 


M 

^eion y dyddiau diweddaf. 

[Tor— " noilin Cuile.2 
M*wr yw'r son yinn nydü, 

Bob rhyw ddydd, nro y wl»d 
Rrdd ein Iùr ini'n rlied, 

•Scion fad ydyw hi : 

Adeiiadir hon i ni, 

EtiOddinoth wych fydd lii, 

M»'dd lciu (ìriit, ein l'cn, 

Gwir Gadbon roawr y lln 
Mawr fvdd y pleacr braf, 

Gawn gan Naf a'i dôr an|>f|ion, 

Yn gysson noa a dydd, 

Heb neb yn hrudd eo bron ; 
l’n ei Seion wiwlon E’, 

Pawb a edwyn yno'u lle, 

A'n eu trc hardd a hyfryd, 

Heb ofid nac nn pie. 

Vefol tln a fWynl awn. 

Oa porhawn yn y ffydd ; 
lesu'n rhad ini rydd 
Ncrth bob dydd yn ei waith ; 

Efe'n Frenin grasol fydd, 

Y'no bcunydd er ein budd, 

Y'splenydd fydd oi wedd, 

Y’n llawn o hedd bob dydd: 

Cawn iddo gann’n llon, 
oil o’r bron, er ein braint hoenns. 

Y'n rohlith y raelys gùr, 

Tn fewn i ddùr ei lys : 

Telynorion hylon gawn, 

A clierddorion hyfryd inwn, 

Y còr yn llawn fydd bcunydd, 

Forenddydd a phrydnawn. 

Llew a’r oen yno fydd, 

Bob rhyw ddydd tn gytun 
Oim croe6 ble, cas n I lin, 

Uhwng dau ddyu yn t lle 



njooR* sEro^. 




Tob gclynincth gwodi fTol, 

A’i liachusydd gwedi 'i roi 
Vn rhwym, h’ì gloi dan aêl, 

Yn dawel heb OSpol ; 

A ninnau yno fydd, 

Er ein braint, mewn inwyniant beunydd 
O’r (Trwytbydd poreu 'rioed, 

A fu’n bod er ein budd : 

Ni gawn yno fêl a llaeth, 

A gwin hyfryd at cin chwaeth, 

A phob rhyw faeth a geisir, 

O brysur gan ein bath. 

Heblaw hyn,cawnohyd 
Fyw i gyd efo'n Pen, 

Mab y dyn, Aer y nen, 

Heb un llen rhyngom ni ; 

Ni gawn hefyd yn ddible, 

Gwmni engyl gl&n y ne’, 

A llon gerubiaid cu, 

I’n lloni yn mhob lle : 

Bydd yno deulu llon, 

Ofyddion, prydyddion addas, 

0 urddas, a çwir feirdd, 

Ddewrion heirdd, llawn o râs, 

Areithwyr gwycb nerthol gawn, — 

Pob swyddogaeth fydd yn llawn ; 

A chyfiawn gyfraith rbyddid 
Gawn hefyd — hynod iawn ! 

Auwyl ddyn, tyr’d at Dduw, 

Tyr’d a chlyw ’nawr ei lef ; 

Am dy gael di mae ef 
Tua thref cyn bo hir: 

Gyfaill, gad hen deulu'r cur, 

Allan tyr’d o Babel dir, 

Dros foroedd draw yn mhell, 

1 wlad sydd well yn wir : 

O tyr’d o Babilon 

I'r wlad hon, os wyt yn credu — 

Heb oedi tyr’d i’r wlad 
A rydd eiu Tad i ni ; 



rnOOHN SEION. 


53 


Onarodipaclh odiaelli fydd 
Yno i ÌMÌl denln'r ffydd ; 

Ein I.lywydd rydd arogeledd, 

A phur wledd er ein budd . 

Gymro cn, gnrando’m cAn, 

Tyr'd yn mlaen gyda'r 11 n, 

Tua'r wlad ddedwydd gu, 

Sydd i ni idd ei chae' ; 

Oll i Seion winrlon ann, 

Y mao yno roesaw llawn 
I 'r cyfiann, ffyddlon rai, 

I gael mwyuhau ei grawn : 

Cawn yno bnr fwynbau 

Ilhyw fc'.r didrai o wir garia.1, 

Yn wasdad yn y Ue, 

Mal y ne’, llo mae'r Tad : 

Bydd langnefedd, undeb mAd, 

A brawdgarwth mewn mwynhad; 

Yn waata l ni gawn hefyd, 

Bob gwynfyd yn y wlad. 

TrthafoH. Jons Kkii crijs. 


CYFARCHIAD OLAF Y SAINT YMITDOI. I CALI 
FORNIA. 

Anwyiaidd Fbodvr a Ciiwiorydd, — Gyda thristwch a hiraeth 
o’r naill du, a mawr lawenydd, cariad, a gobeithion o’r tn arall, 
yr anfonwn y cyfarchiad olaf hwn atocb chwi ag sydd yn aroa ar 
ein bol yn Babilon. Teimlwn rwymau diddarfod arnom i gyd 
nabod yn ddiolchgar fawr ofal ac amddiffyniad ein Tad nefol 
drosom hyd yma. Yr ydym ni, 2-10 o bonom, heblaw plant, ar 
fwrdd y llong “ Buena Yista,” a 65 o Saint ereill Cymreig, heblaw 
plant, ar fwrdd y llong “ Hartley,” wedi trefnu ein holl amgylch- 
iadau mor gysurus ag y gallein ddysgwyl, ac yn bwriadn hwylio 
ar V cefnfor mawr y fory. Cawsom dywydd hynod o dda i gyr 
haeddhyd yma; ac nad faint o beryglon a’n bamgylchynai, nad 
faint a brophwydwyd am ein drygfyd, ac nad lliosogrwydd y 
Bahiloniaid a geisient ein digaloni, ein camarwain, a'n byspeliio 
— diolchwu ni oll lieddvw mewn buddugoliaeth, ara ddarfod i 
Dduw rotldi i ni arweinydd i’n tywys yn ddiogel drwy'r cyfan. 



Í6 


CDOORN ÍBIOS. 


heb neb wedi el ddolurio ne’i yspcilio o dditn. I.iawer » bro- 
pbwydodd gelynion y gwirionedd atn ein banBjl lywydd, Capt 
Jonea, yr yspeiliai efe ni o'n harian, ac y gada»ai ni yn inhlith 
ostroniaid, ac y gwnai cfo rhytr latrer o ddrygau i ni ; eithr cyf 
iawnder i’w gymmeriad cf, cyfiawnder i’r grcfydd a broffesa, 
gogoniant i’r L)mv n'i pia, a’u dylcd ninnau, yw tystio i chwi fod 
ein hanwyl frawd Jonea wedi bod, ac yn parhau i fod yn fwy o 
fendith i ni yn yr amgylcliiad presennol nag eriocd o'r blaen, ac 
nì allwn byth ed dalu dìgon iddo am ei ofal parhaus drosotn, a'i 
gjfarwyddiadau llesol i ni. Drwyddo ef cawsom longau newydd 
a cbysurus i’n clodo yn rhad. l’ris cin cludiad yw £3 12s. 6c. yr 
un i bob person ag eydd dros I I mlwydd oed, e £3 yr un i’r rhai 
aydd o dau yr oodrau hwnw, a thros fiwydd oed, pan y mae araryw 
longau ereill yma yn awr yn hwylio i’r un porthladd, yn codi £ó 
yr uu, ac heb yr holl ymborth ougheurbeidiol ; tra o’r ochr arall, 
cynnwysoi yr uchod yr oll o yiubortb ug a fydd yn anghen 
arnum ni: hyn a fu i ni drwy ei ddoethineb a’i ofal tadol ef 
droeoni. Ac nid hyny yn unig, eithr gwyddom ci fod, yn lie 
twylM arian y Sainl, fel y camgybudda llnwer ef, wcdi talu arian 
mawr ei hunan, er cysuro a chynnorthwyo y lleill; ac hyd yn 
liyn wedi gwrthod dcrbyn y tâl lleiaf am hynv, eithr wedi talu i’r 
geiniogyr un bris a ninnau am 'i gludiad yn rnhoh ystyr. Mewn 
gair, y mas ei ymddygiad caruaidd a got'ulus dros yr oll wedi 
cylymu serchiadau yr oll yn ddicithriad wrtho & cbariad mwy- 
twy, hyd ncs y mae pawb yn hoffi clywed ei lais yn e.in plith ; 
a'r gofid mwyaf oll gan y Ueill oedd, am na buauai llong ddigon 
mawr i'w chael i gludo yr oll yn yr un man ag ef. 

Anwyl Saint, yr ydym ni oll yn galonog, ac yn gweddio ar i’r 
Arglwydd grasol agoryd y ffordd ar frys i cbwithau ddyfod ar ein 
hol i Seion. Diau fod Cymru fach fel crocban berwedig gan 
chwedlau anwireddus am danom, a llawer a brophwydir am 
ddrylliad ein Uong, Äc. ; eitltr gweddiwcb chwi drosom, a diogel n 
fyddwn dan nodded ein Duw; na choeliwch hwynt! Gallwch 
befyd amddiffyn ein cymmeriadau ar ein hymadawiad o Babilon, 
a'n cyfiawuder; canys gwyddoch ddarfod i'n llywydd anwyl 
gyhoeddi a rbybyddio yn mlaen llaw, no oddefai i neb ddyfod 
ymaith yn nyled y byd na’r Saint ; ac y tnae yn bleserus genym 
J dweyd nad oes neb o honom â chydwybod euog o herwydd hyny, 
nac wedi gwneyd acltos i warthruddo crefydd Icsu Grist; pan, o'r 
ochr arall, yn hollol groes, ymffrostiai y Babiloniaid o beidio talu 



(DOORft SRION. 


57 


i ni cu d}lctlion cyfiawn, ac fcl pc am )rmorchf8lu i'n hytpcillo 
o’r oll u ollont grafongti, vr hyn,oni l cdifarhaut, u dyitia i'w 
horbyn yn y fnrn. Buoi)t mor ddrirg, rai o honynt, û dylanwadu 
ar ein teuluoodd, io, irwrapedd n phlnnt anwyl, f#»l ag i’w dych- 
rvnu rliag d>>d gyda »i ! i**, i wnryd anghydfod rhwng gwr a 
gwraig-— rhw ng rhieni a plilant anwyl ! U» th n ;dlo»- nt wneyd 
yuuaeth? Mawr fydd eu ryfrif' Kttn ( disu inai y rhai hyny 
cu hiinoin a fyddnnt urliaf < n Uais i y"ndemnio gwr «nn ndocl ri 
wrnig onufydd, unynad, ac annynol ur ol, pan y gwrthodai bob 
ryunyglon i ddod Sicrlmwn hyn, nad oea yn oiti plith neb o'r 
cyfryw wyr, a’r nad \ nt wed» yiudrcchu hyd eithaf eu gallu i gacl 
oi» gwrngedd g.vda huynt.n’ii plant hefyd ; nc onid yw cyfreithiau 
dynol a dwyfol yn Hierlmu i'r gwr, fel pen ci deulii, dde» »a ci 
wlttJ ? nc o« gwrthodaut ei gicnlyu, ei wrnig neu y plant iydd yn 
ci nducl ( f, rfC llid efe yn eta gadael hwy ! 

Taunwyd yatoriati lawi*r cyn c iu cyohwyn, fud gwragedd yn 
tnyned o anfodd eu gwyr; eilhr onwircd i diwiil yw hyny, nid %*ea 
nob o’r cyfryw, a’r n wyddom, yn ein plitb, ua neb a$ aydd wed» 
gwueyd can» â g‘»i yn cin plitli, na neb ng iydd wc«li gwneyd 
cum Â gnr vn ei fut«*r motni ditu, b#*b gy mmodi. Yr oeJd cyn- 
ddaredd ein çydgunedl mor fowr lu»g atorn cyii cychwyn o 
Oymru, fe) mcl allem fwynhau ein hiawnderau gwladwmethnl 
yn un man braidd ; nc y nioe yn ddigcn gwir fod bywyd ein 
hanwyl frawd Cnpt. Jonee yn y futh berygl, fel yr ymoaodid ar 
ei dỳ liraidd bob noa ain wytlinttsau ryn cychwyu o Ferthyr, fel 
na*l ochUI ei fywyd duwiol yn ddiogel i gy&gu ond rhwng ceidwnid 
<f \ frodyr; nc yr oedd dyhirod mor onnynol wedi cael eu cyflogi 
i’w ladd wrth iddo gychwyn, fi*l y gorfu iudo \ madaei yn ddirgel 
y dydd blnenorol. Arn betb y mae hyn oll ? Gwyddocb chwi 
nnd o herwydd ditn aclios a roddodd i neb, oud yn hytrach mai 
c ynddaredd V diafol yu ei erbyn yw yr oll, o herwydd ei fod ef yn 
ofleryn yn llaw Duw i drnu teyma* y tywyîlwch i'r liawr, ac i 
gasglu plnnt Duw i Seion. \'r unig nd daliad a ddymuna V 
hrawd Jones, yw cael rhan \ ti ngweddinu y Saint, ac iddynt fod 
yn garedig al ei anwyl briod h’ì blentyn,* pa rai y ni«e efe yn eu 
gadnel yn eich plith chwi nes y dychwelo, o herwydd niJ oedd ei 

• àlae yn d«ta t’eiiytn i hy»liyMi f«»d ein baiiw)l cliwner itetfi ei hadfern 

nw»r u\flvin, nes i«tcti ddyfod \n ddignn ahl i ç\«li\»>ii syda’r !hun»aid Saint 
n hwyliodd tnn char.ol y mis hwn ; a bwriada yinuno á‘i pliriod yn Counci’. 
biufTs cyn pea yehydif Pnw ? fjildo gydabi.-^L. 



íS Deogn ABIOM. 


tmlg fuban ond pedwar diwrnod oed pan eu gadawodd hffjnt, — a 
gwnaeth boh hunan ymwadiad orall or rowyn efengjl Crisl a’r 
Saint. Muwr fjdd ei wobr ef n'i deulu ftm yr oll yn ddiau yn 
Seion. 

Mae llawer n hregethwjr y gwahanol mcUu, ar ol ain pardduo, 
a dwbio ein cymineriadau drwy y cyhoeddiadau Cymreig, a chon- 
detnnio ein crefydd anwyl dro« eu pwlpudau, a gwueyd yr oll a 
allent i’n gwarthruddo a dryllio ein teimladau roaent hyd yroa, 
pun yr ydym or fwrdd y lloug, ac megya ag un droed allan o 
Babilon, yn cin haflouyddu, yn oeiaio dychrynu y Saint rhag j 
fordaith, rhag y wlad,a rhag pob peth aydd dda, gati geÌMo eu 
perswadio i bob peth ond j r byn a ddylent Mawr yw eu hyro- 
drechu i gt isio gyru oiddigodd rhyngom a Chnpt. Jonea. Efè yw 
nod ♦'U aaelhau oll ; eithr hyd yu hyn mcthaaant oll a dylan- 
« a.Ui ar gyromaitU ag un; ond da uedd gau bob un o honynt gacd 
y lAn, gan gywilydd drot cu gau grefyddau eu hunain. ac arobell 
uu o houynt, yn fwy gonest, a addcfai roewu ayndod, nad oeddero 
ui na’n crefydd cyn waetbed ag y mcddylinaui. Cawsant oll dyat- 
iolaeth ddidderbyn-wyneb gau CapU Jouee ac ereill,ac hyd y nod 
eu gweinidogion, a’r Parch. Iî. Uees hefyd, ddoe, nes iddynt fyned 
ymaith i’r làn cj fry* yu füd. Gobcilhio y bydd yn lleeol i'w 
dwyn o dywyllwch i oleuui. 

Mae pob caumoliaeth ac yuiddiricd yn ddylodua í'n hanwjl 
Lywydd Pratt, atu ei holl ddaionl i ni yma. Teüynga eifti 
ymddlríed cbwithau oll yu rohoh pofh. 

Weithian, SaìdI auwyl, fnrwel i chwi oil ; brjaiwch i ddyM 
ar eiti hol. 

Ydym, eloh brodyr yn efongyl Ie*u Gri*t, 

THOS. JEREMY, UaBjbydder WILUaM MORGAN, Mcnhyr 
RENJAMIN FRANCIS, etto P.hWARD EDWARPS. etto 

DAVID PHtLLIPS, Brrcbf* BENJAMIN JONES ANerdar 

DANIEL DàNIBL, etlo EDWARD EDWARDS, eitr» 

RICE WILLI AMS. SwyddfTyunoa WILUAM DAYIE6, Rymni 
WILLIAM TREHARN, Ponljrei* JOHN WILLUM8, ctU> 

DAY’IO JAMEg, etlo UF.ES PRICE. Donlais 

MORGAN HUGHES, eiio JOB ROWLAIfD, etto 

SAMUEL LEIGU. LDnelll JOHN HUGHE8, Pen>r»# 

JOHN RICHARDS. euo WILLIAM LEWIS. Blaenafrn 

WILLIAM ROWLAN'D, Hirwaun JoHN PARRY llirhenbead 
REES JONES.elto WILLIAM JENRINS, Caerdyf. 

THOMAS GILES. Merthyr 
. l'wmyooL Chtccf. 2ó, 1849. 



IDGOBS tEIOM. 


44> 


YMFÜDIAD Y SAINT I OALIFORNIA. 

Mk. Gol., — Dtinunttf roddi yrhrdig o hanet y Saint a ymfudodd 
o>r trlad hon yn ddiwcddar, gnn fy tnod wedi ou bebrwug i Lircr- 
pool, a Ihrwy hyny yn alluog i ddetgriSo en tailh mor bcll à'r 
11« liwnw. 

Dechreuwyd yr ymfudiad yn Abertawy, lle y cyfarfuodd holl 
Saint y Dehetidir ar y I3eg o Cbwefror diweddaf ; ac nm naw o'r 
gloch, boreu drnnoclh, yr oeddynl 1 ymadael yn yr agerdd-long 
“ Troubadonr,’’ I fyned i LÌTerpool. Cynnuliwyd cyfarfod prcg 
elhu, y not o’r hlacn, y n V capel mawr a ehyäeua «ydd gan y 
Saint yn Abertawy, yr hwn a orlenwyd o wrandawwyr cyfrìfol, 
pryd y bu T bruwd Thomut I’ugh ac ereill yn prcgcthu. Yr oedd 
j r ymfndiad wedi gwneyd ejITroad muwr yn y dref.ac ymgasglodd 
miloudd ynghyd i wcled y Sainl yn myned ymaith. I’ud ocdd yr 
ymfndwyr «r gychwyn o'r dref, trwy ganialàd y cadbcn, canuant 
* Ffurncl y Saint" yn soniarua iawn, ne» tynu tylw neillduol yr 
edrychwyr. ltangosid patch mawr i'r umgylrhiad gau y lliaw» 
yu gyffredinol, a llaucr nupcyu a ysgydnid yn y Dcncstri cyfagot ; 
a thra yr oeddid yn ptuhuu i guuu, hwyliudd y llong ymaith, a 
chyrh&cddodd I.iccrpool tua banner uwr wcdi tri, pryilnawn t 
dydd Iuu cunlynol. Cafwyd ruordaith hynod o Iwyddiannus, a 
buanach nug arfcrol o bcduir awr. Yr oedd pawb yn iach ac 
wrlh eu bodd ar hjd yr holl ffordd, oddicithr fod ychydigo glcfyd 
y môr yu blitio rhai. Wrth lanio yn Liicrpool, dangoiodd cadbcn 
y Iloug luwer a oful dro» y Suint, trwy cu tirio mewn mun nad 
oedd lAn rpers y dref yn dyigwyl, lluoedd o ha rai ocdd wedi 
ymgasglu ì’r llo arfcrol i ddysgwyl y r agerlong, fel y gallent 
lcdraia oddiar yr ymfudwyr. Yu ychwanegol at y catedigrwrdd 
hwu, yr ocdd Suini I.ÌTcrpool wedì rhcnti lŷ rouwr chwech ilowr 
o ucitder, er amgeleddu eu brodyr Cymreig tra yn y dref. Yr 
oedd yu ddigou hclacth i'r holl gwmni leltya ynddo. fdae yn 
ddu gcuyf i hyibysu hefrd i'r Sainl oll , trwy idJynt wrandaw ar 
ou blucnoriuid yn eu rhybyddio ì ofalu am eu heiddo, gadw pob 
pelb yu ddiogcl, fcl Dad allai holl gyfrwysdra yigly fuetliwyr y llu 
cu niwcidio rncwn uu modd. Treuliasaut bum diwmod vn v te 
a grybwyllwyd, ac yn ystod yr umser hyny ni chodwyd mwy ant 
lctty na ls. tic. yr ud. Y dydd Mawrth caulyuol, symudwyd v 
cyfan i’r lloug Americauaidd, yr hon a fnriadai ltwylio Jranoeth , 
oud trwy ryw rwyatrau, arosodd yno wed’yn byd y 2Cain. 



«0 


COOOItH ttlOH. 


Yn y cyfamter, yr oedd y Saint yn aro» yn y llong, a buaia innau 
hefyd yn aroa yn eu plitb ; a gwejaia rai o'r Saint ar brydiau yu 
oael eu cymmeryd vn glaf; ond mor fuan ag y gotodid dwylasr 
arnynt, yr oeddynt yn adferydyn y fan ; a gallaf dystio na wclals 
fwy o allu Duw erioed nag a wolais yn y llong. Tra buais yn eu 
plith yuo, arweiniwyd S g*n fy nghy wreinrwydd i wneuthur praaf 
o lawer o'r Saint, yn neilldunl y rhai gwanaf (a gallaf enwi 
Gwilym l)du, i foddloui cyfeiilion Pontytypridd), er gweled o« 
c*aswu rai o honyut og biraeth aruyut i fyned yn eu hol. Yr 
ateb a gnwswn yu gyffredin oodd, — “ Er cymmaint yr ydym yn 
flfcli caru cbwi, uis gallem eich Caru grminuint ag y dymuuem 
drui gyda chwi yn ol. Gadewch lonydd I ni ; yn nilaen mae 
pnwh o honotn am fyned." 

Y dydd Sadwrn biaenorol i bwyllo, daetb y Parch. Heury 
ltees, ac amryw o bregethwyr enwadyddol y dref, í’r llong at y 
Saint. Gofynasant i mi a’r Cupt. Jones, os mai Cymry oedd yr 
ymfudwyr? .Atcbosom, “ lë.” Yna gofyuasant eilwaitb, “ Ai 
gwtr fod yma wragedd gweddwun o’r Deheuùir, y rhai ydynt weci 
durparu dillad i osod am en gwyr ymadawedlg yn California, nc 
osgidiau i osod om eu traed ? canys yr ydym ni wedi derbyu 
llythyron oddiwrlh neinidogion purchus o’r Drheudir yn hysbysu 
hyuy.’’ “ Nid ocs gair o hyna,’’ meddem ninnan, “ yn wiriou- 
odd, eilbr yn gelwydd noetlilymyn; ac fe wyildai y persrmau 
hyuy n ui eolwydd oedd pau yn ysgrifenu otocb. Ond, er byny, 
y mae yu y llong rai gwragedd gweddwon ag sydd wedi cadw rbai 
pethau ar ol eu gwyr, o barch iddyut, eilbr nid er mwyn eu iyfar- 
lod yn California.’' “ Da iuwn genyrn yn wir,'' meddynt hwythau, 
“ fod y Cymry mor ddoeth à liyua. Yr ueddym wi di synu i 
glywed fod V Cyuiry mor ffol ; oud yn awr, gwe’.wu yma dystion 
i’r gwrthwyncb.” Yna dungosusom ni ein hegwyddorion i'r 
parchediÿioD hyn, gan eu hysbysu uad oeddym ni yn credu diru 
ond sydd yn y Beibl. Gyda byuy, dy wedusant, •• Da iawu ; 
dymuuw u iwyddiant i cbwi gyrhaedd pen eich taith, a bydded i 
Dduw eich benditbio oU ’’ Wedl hyny ymuiluwsanl, gun ffarwelo 
à ni, uc yu debygol o fod wedi eu siomi yn lawr yn y Saint. 

Ar ildydd Sul (sef y áôain), cyuualiwyd cymumnfa yn y I’.ong, 
yr hnn a agorwyd am ddau, gan yr ysgrifenydil, trwy ganu a 
gweddio, ac a ddygwyd yu mìaen dau lywyddiaoih Capt. Jones. 
AreithiodJ auiryw o'r brodyr ar vr achlysur, a mwynhäwyd 
graddau auarfcrol o Ysbryd Duw yn y lle. Corffolwyd y Salnt 



l'DGOftN 1E105. 


€1 


oll yno yn un gADgen ; nc yna rhanwyd hi yn wylh o ddotparth 
iadttu y a llywwJd ar boh dosparth ; a pbenndwyd tri arall i lyw- 
yddu dro» y cyfan. Ar ol hyny, rheoleiddiwyd cynghor er trufnu 
materion y Saint, fel y buasai pawb yn caei cyfìawnder ; ac yna 
lerfynwyd y gy mmnufa yn y dull cyffredin. 

>e»»âo*ld yr amser wedi hyny i hwylio tua thref, yr hyn a gym 
merai lo drauoelh am nuarddeg. Ar yr uchlysur hwn, cafodd y 
telynorion a*r cantoriou le ar gttban y cadben, i ganu * 4 Ffarwei y 
Saint** y waiih olaf, pau yr oedd lluoedd wedi ymgynnull i wran- 
daw eu cerddoriaetb, ac i fod yu lygad-dystion o’u bymadawiad i 
Galifurnia. GadawHi llawer eu goruchwylion er bod yn brtíaen- 
ool.a imtwr oedd y bouuddigeiddrwydd u ddaugosid ar yr achlytur. 
Cyrhaeddasant enau yr af»,n oddeutu nn o'r gloch, ac 

44 Aent dan gauu droa y weiigi, 

Ifeb uu ofu dan eu bron,*' 

i*ea yn fuan y diungasant o'n golwg, a’u dymuniad hwy a uinuau 
ar iddynt gyrhttedti y “ wlad well.** Ymatlawodd lloug arall 
horeu dranoeth yn llawn o Saiul Cymriig, Seisnig, Gwyddelig, a 
Scotttidd. Y Duw grasol a u beudithio hwy a ninnau, yw fy 
ngaeddi barhau». Ameu. 

W. rillLLlPS. 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

81 R FFLINT. 

Ctnnaliwyd cynnadledd sir Flìint yn Uhosllannerchrugog, ar y 
4ydd o Chwelror diweddaf, Agorwyd y cyfaríod gan Abel Evans 
trwy guiiu a gweddio; ac yua dewiawyd ef i lywyddu y gynnati- 
iedd. Cyuimerad wy wyd }T hyn a basiwyd yn Nghymmanfa 
Merthyr, jnv gynnadledd hon hefyd. Yna galwyd ar lywyddion 
y cangeuau i w cynnrychioii. CyunwYsai Bagillt ddau henuriad, 
dau offeiríad, a ló o aeiodau ; Ftìint, un henuriad, un athraw, un 
diacon, a 14 o aclodAu; Rhos, uu henuriad, dau offeiriad, a 16 o 
aelodau ; Celu, un henurit&d, pedwar offeiriad, un athraw, a 
17 o aelodau. Galwyd chwech henuriad, tri offeiriad, tri athraw, 
ac un diacon. Y cyf&nswm y«v unarddeg o henuriaid, pump o 
offeiriaid, tri aihraw, un diacou, a 62 o aelodau (yn cynnwys 
pawb). Cawsom gynnadledd wrth ein bodd, a pbob un yn wresög 
ac yn yr Ysbryd Glàn. Daliodd atnryw yno eu tystiolaethau 
çadarn, a phawb yn penJerfynu tnyned rhag eu blaen. Y’u et; 



62 


l'DOORN «EIO!*. 


plith yr ocild chwoor ag ay’n bytr yn ogos i’r Ccfnmowr, yr hon o 
dystiolaethoiid oi bod hi wedi treio yr holl feddygon a glywodil 
»6n am dunynt, or ceisio gwellhad i’r cancr, ond or y cyfan el bod 
yn gwaethygn ac yn anobeithiol yn eu goiwg, ac wedi ei rhoddi 
i fyny. Wedi hyny, amlygodd Dnw ei allu trwy ei weieiun, y 
rbai a i lieneinnienl ag olcw yn enw yr Arglwydd, nes iddi dder 
byn hollol iachàd. Yr oedd ei gwyneb a’l thrwyn wedi eu bwyto 
yn erwin, a thu fewn ei safn wedi ei dyllu ganddo. Diolchoild i 
Dduw am ei fendith iddi, a phenderfynodd lynu wrth ei wallh 
hyd y nod pe gorfyddai iddi golli y diferyn olaf o waed ei chalon. 
Pwy na ufyddha i efangyl Ieau Grist? 

Abel Evaws, Lhjwydd, 

A. Vacoiiah, Tsyrijcrtydd 


YMDAITH Y 8AINT. 

Tuwt fyd 0 orthrymderan, mae’r Saint yn myn’d yn mlaen. 
Dan faner Iesu tirion, trwy nerth yr Ysbryd Glân, 

Gan ddryllio teyrnas Satan, a chodi teyrnas Dduw, 

A dangos (Tordd i fywyd i bawb o ddynol-ryw. 

Am byny y mae gweision y gelyn dn ei hun, 

Yn dod i’r maes yn nertbol yn erbyn Mab y dyn, 

Gan ddweyd en bod hwy’n credu, ac etlo’n credu dim, 

Ond mewn rhyw rith o grefydd, gan hollol wadu'r grym. 

Ac os y cànt hwy glywed am rai fo'n credu'r gwir, 

Fel daeth o enau’r Iesu, yn hollol santaidd bur, 

Y rhai’n ddechreuant erlid, a'u gwawdio ar eu hynt, 

Fel gwnaeth eu tadau creulon i saiut y dyddiau gynt 


DAEARGHYNFEYDD ARSWYDUS. 

Newyddioe diweddar o Wellington, yn Zealand Newydd, an 
hysbysant fod daeargrynfoydd arswydus nedi ymwelcd 4 Port 
Nicholson, trwy ba rai y cafudd tref dodcuog Washington ei dar- 
ostwug hyd at fod yn bentwr o garneddau. Dydd Gwener, y I3eg 
o Hydref, a ymddaugosai yn deg, ond yn dwymn iawn, a dydd 
Sadwrn yn wyntog ac yn gwlawio yn drwm. Parhaodd felly trwy 
gydol dydd Sul; a boreu dydd I,lun, am hanner awr wedi un, 



U»<*OKfc SBIOIt. 


63 

^lTWwjd rhyw iwti ceuol pclleoig, jrr 1 »wd r gerddai y n gyftym 
iawn, pan yn ddieym^wth yr oodd yr holl dref yn ymysgwyd gan 
ddneargryn nn welwyd cl faih yno or blnen. l'arhaodd yn y 
dnll hyny nr nmfterau hyd l aunor a*rr wedi ftaith. Tatlwyd dwy 
ran o hump o'r Bimooiau ì lawr, a dioyiüiwyd Uawer o adeilodan 
cyltoeddni. Teiuilwyd yftgydwadau dydd Mawrth oilwuith, a 
siglai y toi tnegy'a llongau mcwn ystorom, a lladdwyd amryw gan 
yr adfeiliadou syrthiedii'. Niweidiwyd yr yspyttai a*r carcharau 
grmniaint, fel y gorfuwyd cymud j cleifíon a’r carcharoriou. 
I>vdd Mercher, yr oe* Id y cyfau yu dawelwc)i ; ond &r ddydd lau, 
Mmlwyd crynfeydd adtiewyddol, a thrwy íod yn rymuaach, cwbl- 
aaanty dinystr. Syrthiodd capel y Woaleynid ac adeiladau ereill, 
ngorodd y ddaear inewu amryw fauau, ac yntddniignsai yr awyr 
yn rhyfedd o dunLoidiol. Teiinlwyd ycgydwadau am amryw 
ddyddiau wed'yn, ond uid roor effeithiol, oc oddiar hyny hyd j 
17 «*g o Dachwedd, ui chlywwyd rhagor am dano. Yr oedd y 
llongau yn noddfa i'r üigoliou brawychua yu yslod y difrod, neu 
buasai llaweroedd wedi cael cu hangeu. Fe deitulwyd y ddaear 
gryn meun pajtliau ereill o Zeulaud Newydd, ond nis oee dim 
gw ybodaeth etto pa f.iint o ddifrod ft ai li06odd. Mue geiriau leeu 
Urist yn cael eu gwirio trwy “ ddocargrynfduu , 0 yn gystal á thrwy 
yr “arwyddion hyu a gaulynaut.’' Y aawl u barhao i’w anghrola 
a elll ddysgwyl u j diwedd" i’w aelio yn wirionedd. 


“SON AM RYFELOEDD." 

Mbdütliwyd ychydig am6or yn ol fod y byd yn llod hoddyciv 
lawn, ond yn breseunol mae u sôn am ryfeloedd" yn treiddio i'n 
clustiau yn aml. Mae y Sikhs yu India wedi bod yn ymosod yn 
greulon ar y Saenon yno, ac uedi dyfetba llaweroedd o honynt, 
ac yn eu plith lawer o’n cydgeucdl. Wedi i'r Saeson dderbyn 
adgyfnerthiad, ymosodasuut or cuiddiííynfa Moulian, yr hon a 
gymmcra6aut yn fuan, gan i'r gwrthwynebwyr ei rhoddi i tjny t 
pan y cymmerwyd oddeutu tair mil o wyr creulawn eu golwg yn 
gdrcharorioD. Yna oethwyd i mewn i’r ddinns, yr hon oedd 3*11 
hollol anrlieithiedig, a chafwyd yno lawer 0 drysorau gwerthfawr, 
y rhai a lienderfynir rauu rhwng 3* gorchf^'gwyr. 

Darllenasom hefyd aui derfysgoedd yn Pernombuo,yn Braails, 
iuor ddiweddar â’r 6fed o’r mis diweddaf, lle 3' lladdw^'d eant o 
0 un tu, a thri chant o’r tu arall, ac y cymmerwy-d pedwar cant yn 



CA 


UDGORX SF.IOM. 


^arclìûroHon. Mae y newyddion diweddaraf o’r cyfandir hefyu. 
â'u son i gyd am ryfel, a pha faint o filoedd * f*’dd un wlad gogy. 
fer a gorchfygu gwlad arall. Ceir hefyd fod cynhyrtiadau bych- 
ain yn hlino I'frainc a’r Iwerddon, y rhai sydd yn nes atom ; ac 
y mae arwyddion yr ams<Tau yn darogan nad yw* hyn oll ond 
“ dechreuad gofidiau.’V' 

. * 

A Mlt ywiaethau. 

Of.ii y Dd*e\r. — D y&RilBÍ^ uw.lwr dvsttcdi* umrailli meam 
çyfüillach, 44 nad oes raid i ni gyrcliu at ddaearddysg i hrofi y 
Ifaith hon; oblegid, fel y mae yn dal perthynas â chreadigaelh y 
bodau wybrenol, gellir profi fod v sér scfydlog yn y fath belldor 
mawr, er fod eu goleuni yn t»*ithio yn ol 190,000 o filìtiroedd hob 
mvnvd, fel ag y cvminerai 3(K),(I00 o flynvddau i belvdr o hono 
deithio trwy y pellder hyny cyn y cyrhaeddai y dduear; o gan- 
lyniad, mae yn rhaid fod y sêr a welwn ni yn awr, wedi eu creu 
fwy nâ 300,000 o flynyddau yn ol.*' 

Y Ffordd i Dlodi. — E istedd i lawr, a chwiffio hanner wns o 
fyglys wrth son am dano. 

Yr Anfof.sgar — Siarada nuill ai y cyfan ei hun, ncu yr uti 
pryd ag orcill ; ysmocia yn wastad tra bo ereill yn ymborfthi ; ac 
yraadawa o hyd â’i gyfaill ar hannor ei stori. Arfera ganu tm 
hyddo ereill yn y gwely; syna yn RUghyffredin wrth bob newydd; 
a gofala arllwys ei drwyu ar hanner ei giniaw. 

Gemau. — Na wna ddiin heddyw, ag y bydd genyt edifar am 
dano y fory. — Fob mynyd o amser sydd yn gof.adail odrngaredd. 
— Nid yw anghreifftiau yn awdurdodi yr hyn sydd feins. — Ffol- 
ineb, yn gystal â doethineb, a gyfiawnheir gan ci phlant ei hun. 
— Anghofiwch eich gweithredeoedd da eich hunain. on t nid yr 
eiddo ereill. — .Mae Dnw yn tywallt ei ddigofaint wrth fesur; yn 
cyfranu ei drugarcdd heb» rif na mesur. 

Diogi.- Mae diogi yn t\fu ar bobl ; dechreua raewn gwëadau 
prif-gopyn, a diwedda rnewn cadwyni heyrn. I*a fwyaf fyddo gan 
ddyn i wneyd, m\waf i gyd a wna ; o herwydd dysga pa fodd i 
brynu ei amser. 

“profwcii bod peth.” 


Fe ddylid profi pob peth sydd, 
A dàl yr hyn fo’n dda ; 

Can’s dyna yw dyledswydd dvr., 
A doeth yw r liwu u’i gwna. 




JOHS DA V I S, ARGRAFFffU), 3J ERTH Y R 





Hinr. 


“ DHtiH kLLKH O IIONI Hl, 

(»vr íuuu.n) » r miiobi. i." 


4 


I DUÖRN SEÎ 0 X, 

IBO 

^rrni l> ẃaint. 


Crr. I.] 


EBIULL, 1849. [Pbis fy. 


CTNNWYSiAO. 


MM». 

U)ibyr yr Apo»iol Wilfurd 
Wu«»di olf «t jr 4pu»tol Or> 

•on l*r»lt 05 


Y " Do««iau Y l»i)d'»l M yn 

y Cicly 07 

Collínra Esl»J»CH»l .. 08 

Y PjicIi I). 04*1». Pílltlrç, » 

M> ritioniarib ... 71 

Y MiltUyddunt 76 

~ C.»)rtb j Par4»*a M — OtHr 

liril (jJN I 77 

C«*obr y t)o»pjilh«r Ff)dd- 


4i j Pjrchrdig Tboina» Price, 

. Uc«l)ddiwr). Abcrdjr ....80 


ti D. 


Nodju Picçnhor 81 

Coinmiion Cyiinadleídol— 

Sir Ffliot 82 

Sii Foigauwg 83 

Aiiir>*iartban — 

Dadfnddio Dirgrlwcb «4 

Ffrarllnneb 81 

Clocb>dd a Sai í 84 

DiírT 84 

•* I fwl Ebrill” 84 

Ha'gen 84 

4t y Goütbwyr— 

Slallaid ••••*•• 

•« c n san santaidd” 


AnHftiibioldeb Priodas.... — 


4RGBAFFWYP 


ME11TUVR-XVDFIL: 
ACARWERTHGANJ. DAVIS, GEORÍiETOWN ; 
u W liRTH HBFTD 


Gan y 


Saiul ju gyffre<linul, a Ha>«« « L)fixwtüiv)r 
Utt) j Deau a’r Gngledil. 


1849. 



AT LIN GOUEDWTR, ic. 

Carooi gl}«u4 oddiarih o)d gobobydd mrdru», D. ap lagn, 
ar dotluoau oiwy poblogaídd. 

“ W. W.” — Vr ydym yn paroloi dornyJJiau al y I.lyír 
Ilymnau, ac yn bwriadu < i argrallu ar frya ; a moddyliirn 
y bydd yn barod i ddyfod ailun gyda Uliiíyn Mi liefin, yn 
north chnrcheining hcb ci rnymo. O» oot hymnau nen> 
yddlon da gno ral o'n hatinyl frodyr, danfoucr hnyut tmi 
yu ddiocd. 

tjÿ” tJofyna T. E. o> yw y "euutu nantaidd'' yn dda i’* nrforyd 
yn awr ? Arfcrind oodd a borthynni i nlad nrnll ; ond 
ar yr un pryd, duliai gyuyllliad á r cglirya licfyd. Modd 
ylinn niai gncll i'r Saiul oll, yn ou nefyiifoocdd a’u han 
inhortreithrnydd proacnnol, i fod yn gynnil iann yn yr 
urferiad htrn. 

“ B. T.” — Mae y anryddogion fu yn dyagu yr alhraaiaclh 
felldigcdig o anefTeilhioldeb priodaa yu y nlnd hon, rrodi 
cu hcagymuno o'r cglwya, ac ni allonl gocl dychaolyd hch 
gauiatûd y prif gyngbor yn Soiou. 

SitpiaiD. — “Dyneda Srrcn Cìomcr, ani y mia Ebrill preaennol, - ’ 
mcdd G. Daties, “ fod yr entrudau crefyddol yn l'nol Dal- 
eithiau Anicrica yn feddiannoi ar chtrcchun mil o gaelbion! 
MeJda y Wesleyaid 250,000, y Bedyddtryr 226,000, y 
Prcsbyteriaid 80,000, ac ennadau croill 45,000." .Mae 
y crcfyddwyr ucliod yn frodyr i’r crefyddwyr Cymrcig a 
Seisnig, meddent hwy, ac yn frodyr i nu gweinidog Bed. 
yddiedig Cymreig a ddywedai yu ddiwedJar (fel “ Anti- 
liumbug" yn Scren Hyd., 1848), ynghylcli yrofudiad y 
Saint, fel hyn — “ Wcdi cael digon o arian i gael llong neu 
longau i fordwyo i Califomio, eu Pen llywydd a hwylia i 
Cubu, uen le tebyg, ac n’u gwertha yn gaethion bob jack 
o honynl.” Yn ci brophwydoliaeth, anghofiodd fod ganddo 
frodyr duniol yn Auierica yn musgnachu mewn caethion, 
y rhai, ond odid, a roddnut trell pris i Capt. Joues am ei 
longaid, o licrwydd cn bod yu fwy crefyddol a dyngarol 
nâ’r prynwyr yn Cuba. Rhyfedd fel mac yr Americaniaid 
crefyddol yu rhagori fel masgnachwyr ar cu brodyr Cym- 
reig, o hertrydd fod v blaenaf yn masgnachn mewn cyrfl 
ac encidiau, Ira nad yw yr olaf yn masguachu ond mewn 
eneidiau yn uuig ! 



UDGORN SEION, 

* m 

^cccn p ^aint. 

Rhif. 4.] EBRILL, IMÌK fC»F. I. 

— * . - 

LLYTHYH YR APOSTOL WlLpORD WOODROH AI 
Y R APOSTOL ORSON PRATT. 

Anwyi. Pkvwd Pratt, — Derb^niais l s \|hvr o«J*ìiurth Henuriad 
II) de, yn liysbysu fod 01iver (’owdery u'i deolu wedi dyfod i r 
tiìuíís; ei fod wedi rhoi boddlonrwydd i'r Etfluys, yr hon a bleid- 
leisiodd dros ei dderbyn i mewn trwy fedydd ; a dysgwNÌid y 
byddai i'r brawd Hyde ei fedyddio dranoeih. Yr oedd ef yn 
cynnorüiwyo Heuuriud Hyde i osod y wusg mewn gweithrediad 
i urgrulTu, gan feddwl d«»d â’r Frontur Gnardian uilan yn fuan. 
Yr oeddwn yn fulch iuwn i glywed liyn, o herwydd mai Oliver 
Cowdery oedd y person cyntaf a fedyddiwyd i’r eglwys hon o dan 
ddwylaw Joseph, ac y uiae yn alluog i wneuthur daioni yn 
nheyruas l)duw ; da oedd genyf i glywed ei fod wedi dychwelyd 
yn ei ol i’r gorlan. 

Moo y geri murwol yu ywdaeuu yn araf yn Nöw York, uc i 
raddau yu New Orleans, ond y tiiao twymyn aral! yma gymmaint 
fwy ei rhwysg, nes y niae’r geri roarwol yn cael ei augh«>öo. 
Crea iwy o fwstwr nug un dwymyn arall ; cariu ymailh ei deguti 
o filoedd; a gelwir hi yn Dwymyn yr Aur. Mae rhifedi mawr o 
longuu, a miloedd o ddyuion yn parotoi i adael ein p«»rthladdoedd 
er myned i’r tirioga< tliar. aur yn Caljfornia ; mae y hyd yn crc«lu 
.cymmainl yu uwr mewn vmgi sgliad á’r Saint, ac yn yinga^giit 
yn llawer buanach ; y byd yn ymgasgiu at yr aur, a’r Saint er 
cyílawni gorchymynion Duw. Mae llongau yn gadael rhai o’n 
^orthladdoedd braidd bob dydd, weui eu llwytbo gan ddynipn * 



Otj 


IDGOIIN SEIOS. 


mwiiJuu rr niynod i*r Bay of San Fraucisco. Darfu i % r Saiul & 
aetb allun gyda S. Brannan a’r fyddin I’ormonaiJd, uiü yu unif* 
dJurganfod yr aur, «*nd liefyd **i gasglu. Derbyniodd S. Brannan 
30,000 o ddollars imnvu llucb our am mtydduu, racwn deg a 
tbrugain o ddydti'uiu. M ae y dynion sydd yu cloddio ain aur yn 
cûoI gwertli o bump i wyth mil o ddoilars yn ddyddiol.ac y raac'r 
ddait rifedi yn duugos cilhafion Iwc dda a ürug. Nid ocs uo dyu 
yn ystyricd ci hun yn llwyddionnua wrth gloddio ura uur, oa na 
fydd yn gwneyd ci ddrg a dcuguin n ddollcrs bob dydd ; luao yn 
syndod i fcddwl y f.iib drysorau y m ie mynyddoedd Californio 
vrdi ddangos i lyguid dyn, cr pau y raue'r Uonuoiiiaid wedi 
niyncd i’r wliid honn. Dinmonds, platina, our, orion byw, arían, 
i°pr, plwm, tin, zin<-, brwmstan, cobait, &c. t &c. t y rhan fwyaf o 
ba rai a g*-ir n»t*"ii cyflaunder rauur ar hyd y ulad heiaeth houo, 
yn neilldilol oor, Y mae liaiurn hcfyd mewu ryflawudcr; ac y 
uine'r petimu hyn yn creu ni \st-ar nu»r yn y wlad bou, a miloedd 
yu cyrchu yno i wneyd cu tTortuu, a gwna rhoi hi mewn ychydig 
ddyddiau, ira inae ereill ddim yn gorueyd mor ddn. Yr wyf yu 
inedlwl foi y Saint \n y dyffryn inewu man cylieus, gau eu bod 
wedi cu hamgyichynu gon lynyddoodd, ac alian o gyihaedd y 
rynhwrf a f.tld yn y Bay j u phan fydilo y Saint uedi ymgy foeih- 
ogi wrth gloJdio ain uur, galìant ddychwelyd i’r dyffryn i» char- 
trefu viio, os na nlîmit gacî dim orali i wneyd. Mae y Senedd 
yn yindrcclm yn galed i üurûo Culiforuia \n Daleelh; ond raae 
y gyfeistẁldfod, er hyuy, yu cael eu liyfft.rJdi i ystyiicd y pwnc, 
y n y cyfamser, o gyfatisoddi y rhan iii.no o Galifoinid, a elwir 
lìwlad y Llyu Ilaien, yn Lywodraeth Diríogacthol. Ond y 
pwuc o gaith wasar.aeth, yn gyssylìtiedig á’r diricgaetii ! ono, yw 
asgwrii yr ymryson, sydd mor ga!td i’w gwpla, ac y raac cist»ca 
yn decìire.u creu ainseroedd ìirwd. Mae Llywodraelh Ohio a’r 
lioll Daluetìi bruidd yn nghanol rhyfel caitrefid; mae y ddwy 
blaid yn gyfartaî, ac yn inelhu gwcitluedu, gau na rydd uo o’r 
pleidiau i fyny ; ac nid oes dim husucs wedi ei waieyd, liyd yu 
byn, ond yuilaiid ; mdwodd pleidwyr gwerin lywodraeth teddiant 
o’r 'Jy y rhan fwyaf o’r Hraser; ond «lenlluf y gwelwch y newydd- 
ion hyn yn y papyrau Araerit auaidJ u Pbrydeinig. Yinddcngys 
mai twymyii yr uur yw y prif bwnc o bob peth yn yr uraser 
presennol; y llythyron di^edduf a ddyddiwyd yr 8fed o IJydref; 
iiyd yn hyn nid « • un gyfruith yno, t.nd nertii a gallu ; poh 
llung, cwmpcini milwruidd, a phob petli arall, a adcwir gau bob 


rDOORN RCIOJf. 


67 


dvn du a choch rnor fuan ni» y douant i’r Bay of San Franciaeo, 
a brysiant i’r cloddfeydd aur, a’r rhai hyny aydd nior fratiog .» 
begeriaid a allant gael dau chwart neu dri o lwch our t gwerth 16 
o ddollars yr wna, bob dyJd. •••••• 

Yr elddoch yn rhwymau yr OffpiriaUaeth. 

Cambridye Port t U Rhag. 26, 1818. W. WoodrüFF. 


Y “ ÜONIAU YSBRYDOL M YN MRAWDLY8 Y GELYN. 
Addawsom yn ein Rhifyn cyntaf, os ua roddoi Golygydd Serrn 
Gomcr ganiatAd i amddiffyn egwy*]dorion y Saint yn ei gyhoeddiad 
of, yo ngwyneb yr ysgrifau sydd yuddo gan Sylwodydd o'r Gog. 
ledd ar y “ Douiau Ysbrydol,” y hyddui i ni yagrifenu ychydig ar 
y pwnc yn yr UDGons. Mao ein lerfynnu yn rhy fychain, a'n 
«larllenwyr, y rhan fwyaf, yn rhy ddycithr i*r Srrcn t I ni fed l wl 
ndolygu y cwhl ; ac am hyoy edrychwn heibio i’r comelou 1 •» 
niae y Sylwedydd vn yagymygn nc yn ymollwng i ddrwg-ìiw'o, 
ac awn or ei ol i’r maoati Ue y mao ur agwcdd un yn ceirio yrr • 
reaymu. Gorfodlr ni i wneyd fel hrn, o herwydd f»*'l brawdlya 
y Sercn mor wahanol i frawalysoedd ereill y wlad, fel na rlian 
iateir i neb ddwyn tliin yn mluen o blsid y *• D<>uinu Yabrydol,” 
ond y cyfan i’w herbyn. Priodol, ynte, yw dweyd ft d y“Doniau 
Ysbrydol** yn mrawdlys y gelyn, nc fotl y t\ t»t yn eu herhyn yn 
caeî dweyd y camgyhuddiadau u fyno, heb neb yn l.ciddio ei 
amniRii. Oddiar ein l adnabt ddiaeth heiaeth o gorff ac ysbryd v 
Sylwedydd, gwyddom i ra«i<lou pa faint o ddtmuniud sydd ynddo 
i gael ollan y gwiritmedd um y Doniau Ysbrydol, ac befyd am 
belliuu ereill. Mae dyn yu chwilio gwirionedd yn rhwydd i # w 
adnabod ; canys ni welir ef byth yu plygn ei bt-n ac yn cynil- 
yddio, pan y clywo ei gyd-ddyn yn aml>gu yr byn a wyr efe ei 
hun sydd yn wirionedd. Nid oes eisieu bwyta pet aid o halen 
gyda dyn felly, er ei udnuhod. Ond uiae rliywuu, fe alîai, yn 
gwaeddi am ddyfod at y pwnc; eithr arosed dipyn er ystyríed 
betli yw ein dyben. Ai myned ydym i amddiffyu traddodiadou 
ein tadau, y rhai a ddysgwyd i ni er pan yu blant; neu rywbeth 
arall a goBeidiasom yu groes i ragfam ein gwlad, rliagfarn ein 
rìiieni, a rhagfarn ein hunain? Ai myned ydyni i ddyuoethi 
twyll egwyddorion a beichir gan bawb, neu egwyddorion a ddir- 
mygir gan bawb? Atebwn nnii myned ydym i egluro ac amddi- 
ffyn yr hyn a tcyddotn , nid a gredwn ac a obeithiwn, sydd yn 



TDGORN SEIOÜ. 


wiriotiedü; íe, m ii birritdu y*ivin i sefyll o blai l yr liyn n broT* 
ei liun»n \ n wirionedil i bnb dyn gonc'it, Yr ydym yn angbym- 
merail» yo y dynion a saÎMiit n liirbell i famu g\»iri>nedJ, yn lle 
wiedilu dignn o trrnld« b i ddod \n a^o» i uneuthur jiraw f dro*tvnt 
eu liuiiaiti. Creda lluwer \n y n< » n.ni bwci ytr pob bonryfT yn 
y bertli, o risieu bod yn lUljgi no ddynlon i fyued atynt i’w teimlu 
n*u tnifod, ii gwneutliur prawí o honynt. 

Cyratnera y Sylwe.lydd «» r r Gogîedd acbly»ur i ysgrifenn rwldiar 
eylwadau a gybocddodd Cnpt. D. Jm:e», ar \ Doniau Yabrydol, 
yn yr “ Enrgrnwn Yagryth\ rol ** Y pw ne ryntaf yn r.gorrheul 
waith y Sylwedydd a welir yn Srrrn Hydrrf, 184H, «-e<li yrhydig o 
arueiniad i men n, dan yr cnw 

contf NEC FGLWI8 cr ist . 

Ciosodiad Capt. Jonea nr y pwne hwn yw, íod corff Criat wedi 
ti gyfansoddi o aelodau, yu ol fel y dtagriôr ef yu I Cor. xii ; 
inai y swyddi a’r ganlinuol ddoDÌau oedd yr arlodau a'i ryfan 
soddai. Dywed inai “ Duw u osododti yr holl eelodau yn y dyi» 
ryntaf u grewyd, a goaod<»dd bwynl \n gywir f»»l, ac yn y manau 
ag yr ewyllysiodd Efe ; fclly yn gywir yn ei eglwya. Ac y mae 
nior ffbl i unrhyw hunan ddoetbion yn awr hòni y gallant dor» 
yniaith y cyfryw nob*d corffi*rol t a’ì osod i wcll dyben yn rliyw ruo 
arall o’r corff dynol, ac aelod arall yn y fan arall, a thori ymaith 
yr aelodau creill fel pethau afrcidiol; ug jw i gynghruir o ddoetli. 
iou geisio cyfnewid neu jvnevd hcb y doniati ysbndol oll, bob un 
vn ei lle, ac i*w dyben priodol, )-n eglwys Dduw : mae y naill y» 
gyffelyb i’r llall." Yn ateb i Capt Jonca, dy wed y Sylwedydd, — 
“ Y n ol byna, nid oes un eglwya yn cglwy» i Grist, oni íydd y 
swyddi neu y doniau hyn yüddi. Ond sylwed y cyfryw fod 
eglwys yr Hen Destament yn gorff Crist cystal â’r Ncwydd; cany» 
dywed Paul mai ‘ un corff sydd,’ h.y., un eglwys i Ddow. Wel, 
nid yr un swyddau (ncu acìodau , fel y dyaed ) Mormoniaid) 9\*dd 
wedi bod yn y corff er yr oruchwyliaeth botrinrchaidd hyd yn 
bresennol. Nid yr un nifer o swyddau oedd yn yr orocbwyliaeth 
batriarchaidd â’r Foesenaidd, na'r FoesoDaidd á'r Gristionogol. 
Ac felly, nid yw eglwy9 Crist yn debyg i gorff yn ni/er na pharhad 
v swyddau yodili." Nid mor ddrwg, rhaid cyfaddef, y mac Mr. 
Sylwedydd yu yraresyrau. Ond pa le oedd corff yr Hen Desta- 
roeut, pan y dywedir i Dduw osod yn yr eglwys (sef y coiff), “yn 
oya/rt/apostoliou, yn ail prophwydi, yn drydydd athrawon,’’ &c. 



fcDGORN SEION. 




(1 Cor. xii, 28) ? Os oeild oorffvn bodoli o’r blaen, mae yn rboid 
i ni alw hwnw yn rywbeth heblaw corff Crist, rnn's pan al«old 
Uuw apostolion y dechrenodd yr oluf fodoli. Os bu c'ríT yn 
r.aenorol, yr <*edd yr Hwn iTi lluîiiodd yn ddigon galluog i w ail 
foldio yn gorff nenydd i'w anwyl F*b, Mae gan awdar hawl i 
neaid ci waith, i ateb gwabnnol ddybeniou t felly mae gan l>du". 

“ Un cortT *»/#/</,’’ mac yn wir, ond ni phrofa h\ny m«i un Ju. 
Uhaid cyfaddef hefyd nad oes desgrifiud yn yr Ilen I)estanei>l 
atn un corff ag sydd yn debyg i gorff Crist, yn ol y Testmnent 
Newydd. Ond ni oes nchos nianylu oin yr liyn a fu dan yr “b« n 
oruchwyliaeth,*’ fel y dywedir, oud am yr hyu sydd >u bod dan 
yr nn ucwydd. Yr ydym wcdi dyfod i bendcrfyniud fod Duw 
wedi oyfunsoddl corff ueu eglwya uewydd, er ys mwy nA dennaw 
cant o fiyny.ldoedd, bellucb ; ac y mac apost dion, prophwydi, 
atbranon, gwyrtbian, doniau i inchAu, cynnorthwyau. llywod- 
raetbau, rbyoiogaelhau tafndnn, 5cc., wedi eti gnsod yi cbln. <>. d 
beth yw yr hnll bethau byn a osododd Du« yn y eorlP A» 
adoilan ydynt? Os nuge, nld ocs m»ii i “ aelcdau” o ddt-grifiud 
y Sylwedwld, gael eu gosod i me«n yn y rorlT erined. Os n». i 
dynion yw yr U'*b duii yn yr eglwys, fel gydu’r sertariaid, nid 
Duw sydd wedi eu gnsod ynddi, ond l»«y eu bniiain; caryn yr 
byn mae F.f yn osod ynddi, o*r mbeldor y iuhc yn deilliaw, yn 
“ roddi.iti i ddynion’’ (ni l i nclodnu) — g.m roi “ rbai yn apnstol- 
ion, a rliui yn bropbw'di,” yn efi ngylwyr. yn fugeiliuid, uc yn 
fttbrawon. Tybiwn y gẃyrpawb beila b beth sydd yn gwueyd i 
fyny aelodau yn eglwys Crist. Yn aar, ceiria Mr. SyUedy ld 
ymri'symu “ nad yw eglwys Crist yn debyg i gorfi’ yn #»i7«*r uu 
p/tarhad y ssyddau ynddi r’* Ai tybied na osododd Duw y ■ i'er 
anghenrbeidiol o aelodau yn y corff, ond iddo ndael r’fai i’w 
gosod gan ddynion ? Nid yw fod llai o oeîodou \u Ngborff y 
Methndistiaid, nag a osododd Duw yn nghorff Crist, yn profi dim; 
canys corff o woith Calfin yw y blaenaf, a cborff a’i “aelodau” 
oll (yn ol esboniad Mr. S.) naill ai yn benau, llygaid, clustiaii, 
breichiau, neu draed. Ilwyrach rnai traed mewn “ undeb’ yw y 
cyfun Ond gadawu anghenfìl felly, ac n«n i edrych os y« eglwys 
Crist yn debyg i gorff o ran par/tad ei ael<xlau. Os niai corff 
oedd wedi i Ddcw oîîod yr holl aelodau ynddo, mae yn rbaiJ mai 
anghenfil fyddai wedi colli mwy na’u 1 anr.er. Paham y galwyd 
eglwys Crist yn gorff, os oedd i ne«id yn ddisymmwtli i nwbeth 
arall ? Ni ddeuai felly byth yn “ irr perffiiiíhy at fesur uedran 


To ûrc^RS iËftof. 

«vflatrn»ler CtM." f*a g*>'íT sv M yn (lyfoil yn arr prr- 

rt’.ulh,’’ « rih goll» ei noîo«!o:i \n harhnn^ Os |nl! ddweyd nn 
<lîwrn*»d msi efc bia i*i holl uol 'lau. dfrhon ir.ai ei drwyn yn unig 
fydtl gan liio ddi\rrn»Ml *r 1. Y fut!» (Tolimh mae*r diafol yn 
fo-Mi i rni i geisio gwynlroi y i*wirimiedd ! Orii wyddom fod 
rorff (Vivt “ne<ii ei j*y«l ymiryTinnll h*ì *ryd gyssylltu, trwy bol> 
rymtnul cynnalineth, yn nl y nerthoî weithrediad yn mesnr peh 
rha», yn pwneutlmr rijnnrfrtd y cor(r, i’w Hileihidu ei hun mewn 
cariad?" Mae yr apoHtol ; on, v prophwydi, uV oeloduu ereiil, i 
gylÌHwni dyben eu «»osodiud yn y cortf, nid tru byddo yn er 
fahandod yn un'ur, ond “ hyd onf yim*y f«*rfvddoin oll yn nndeb 
flfydd, a gwybodaeth Mah D u w , \n trr perffaith y at fesur oe«lrnn 
cyflawnder Crist.” (Kph. vi, II — 10). Yn awr, os cRninteir. 
ihoddwn ein harn ani g« i(F Críst, mai un mcun ewöri/o oed«l dan 
yrhen oru. ■îmylinoth, ;io i'ddu pnei cr fTurtìo a'i eni o Dduw dau 
yr un newydd, a*i fo.l wedi hyny yn ilerbyn ymboith ysbrydol 
(rwy’r lVn, i’w boll aeiodao,er cynnyddu nc adeilada y cyfan ; 
ac iddo, pan yn tyfu, gael ci Ripio i'r “ diflfHethwch," lîe y eafodd 
ui f*«etli ii “dr«\s amser, ac amseroedd, a hanner umser, oddiwrih 
wyneb y s-uff:-’’ yim Udo gael ei adferu o*r “ ymadau'iarr 9 hwnw, 
u’i foil heddyw etto ur wyneh y ddaeMr, yn m»ddu ei holl ai'lodan 
fc*l ag y gosodwyd hwynt, mewn Uawn gwaith, a’r coríf yn agosacri 
ì fod yn “wr perflaith*' nag eriord. A ddigona hyua, tybied ? 

Yn uus.tf, ymholwn, I3eth am y fen sydd iYcorff? Dywed 
Mr. Sylwcdydd, gyda Phnul, mai Crist yw'r pen ; ac haera 
Capt. Jones, druan, mui’r apostolion ydyw. Llaw fudr yw Paul, 
weîthiau, er urwain dynron i gam-esbonio. Dyweda ar droioo 
mai y gwr yw pen y wraig, nes y mae yn ddigon i hala hurtyn i* 
hacru nad oes gan y wraig un pen oi htinan. Gnllai ddwev«f yn 
eithaf grammadegol, ei fod yu gwybod am “ wraig’’ :»r y ddaear, 
u’i Pheu yn y uefoedd, a’i bod trwyddo yn derbyn cynnaiiaeth i’w 
chorff; a gallai ddweyd hefyd, heb groesi ei hun, fod pen ganddt 
lii ei hunan hefyd, ac mai trwy hwnw oedd hi yn derbyn cynnal- 
iaeth, er ar yr un pryd yn derbyn o’r llall. Mae yu ddiddadl fod 
Paul yn gwybod, pan yn dweyd mai Crist yw pen yr eglwys, fwl 
gan.Grist ben ei hun hefyd, a’r eglwys (tteu’r wraig) yr un modd; 
yr un futh og y raae gan wr a gwraig bcnan en luinain, hcblaw 
“ pen y wraig yw’r gwr.’’ Gobeithiwn y bydd y Sylwedydd yn 
gullach, pan v príoda ci eneth, nu tnyned i dori ei phen, a sicrhau 
rí hunan yn groes nr ei gwddf cr bod jrn “ ben” iddi yn ei le. 



(JDGOAN 9E10N. 


V») awr, dcsgrifio pon dat'arol yr eglwys oedil Capt. Junes, a l'banl 
yn desgrifìo y Pcn nefol. Er nad yw Crist ar y ddaear yn bre- 
neunol, etto mae yu gollu bod yn Pen ar ei eglwys yr un cyatal, 
gan fod gunddi lii ben hefyd ar ei chorff, i ofulu drosto yn absen- 
noldeb ei Phriod, ac i drnfod yr M allwcddau'' a dderbyniodd 
ganddo. Corff heb ben arno ei hun, ni ddyloi nlw Crist yn ben 
iddo, o lierwydd nid oea gatiddo un niath o bongbig i ddeall betli 
inae Crtat yu lefaru wrtho. Üiffyg u l»ong!og, efallai, yn nghoríl 
y Methodiatiaid, a’r cuwadau ereiîl, ywyr «clioa nud ydynt yn 
çlywed lleferydd Uuw er y» cynimaint o amur. Chwilied ein 
hanwyl ddHrllenwyr, yiile, ua ydynl um adnab corff Crisl, um 
ryw gorff ú pheiiglog arno, yr hwn aydd â liygaid i weled, ciustiau 
i glywed, ac yroenydd i ddirnad y r hyn tnne Criat, y Pen neío), 
v ti lefuru wrtho. Yn y cyfatnser, cyinrocrwu ninuau anadliad 
cyn dechreu gyda y Uouiuu Ysbrydoì, gun hyderu ein b»»l ^jredi 
aiarud digon am y corff- 


Y PARCH U. DAVIS, PANTEG, A MORMONI ABl H. 

Kr nad ydytn ni yn yrohyfrydu traff'd peraouau, etlo tnae rbyw 
bctbau neiilduol tuewn rhui yu tyuu C*iu »vi«v yn fwy nâ’r gilyild. 
Nid un aniuliarcli tuag at Mr. Uav tB fel dyn, y w yr achoa ein 
bod yn cytnraeryd ei euw raewn llaw, cauys gwyddotn nad oes gan 
neb ddim i ddweyd yn ddrwg ant dano; eith; ei yroudygiad tuag 
at y bobl ddrwg a elwir y Saint, yw \r unig aclios ag sydd braidd 
yn ein gorfodi iV ddwyu o fluen y cyhoedd. Y nrae efe wedi bod 
yu pregetìiu yn erbyn y Saint araryw droion, gun ddweyd llawer 

0 hethau yn feius nni danyul; oud nid dyna pahatu y triniwn ef 
yn bresenuol. Yr hyn a uchlysurodd hvn yn benaf yw yr ym- 
ddygiad a ganîyn : — Ychydig ddyùdiau cyu ein syinudiad i Fer- 
thyr, fel yr oeddym yu trafod ein rhifyn ura Chwelror, yn ein 
swyddfa yu Ngbaerfyrddin, daeth y l’arch. Mr. Davis i raewn 
8lom, a phan ein gwelodd wrthi, gofynodd os cedJ ef i gaei un 
p'r Udgorn. Ydj ilarfu i ni ci anrhegu & chopi o hono. Gyda 
hyny gofynodd, Reih os na fyddaf yu cydweled ;i rhyw bethau 
«ydd \uddo, ac yn dcwis gwnenthur sylwadau arnynt, pa le raae 

1 rni eu cyhoeddi?'' Uywtdasora y cawsai yr Udgorn at ei was 
;inaeth ; a sylwoJd yntau fod lnny yn ddigou teg. Yn rahen 
oddeutu wyiliaos, gaiwodd wcd’yn, a chawsora gytìeusJra i ofyn 
iddo beth oedd yn feddwl atn ein cyh ieddiad. Atebodd fod yn 


TDOORN SBION. 


Hdrtrg iawn gatiddo a:o (ianoui, am ein bod yu cyhoeddi y fulh 
ddwlni ; o herwydd fod pob peth ynddo yn amddifad o resmn ao 
ysgrythyr, &c. f gun ddiraddto ein hnnihcg fychatt ni yn is nag 
ocdd yn gmeddtt i ddyn o’i fnntrÌHÌon ef. Ar eiti dymuniad, 
ymdreuhoîd nodi y (Tidinuh o ddweyd (yn nhud. *27), *• Yr wyf A 
yn dyst trw y weled, clywed, a theimio," ac o ddwt-\d fod y Beibl 
a r Ysbryd (ilân yn dystion ìtofyd, o wirionedd «refydd y Suint. 
Mae’r ymddadleu a fu rhyngcm yn riiy faith i ni feddwl ei adrodd; 
ond buoni meg\s in igi ar ei ol o un inan i'r ilail, hyd nes y 
gorfyddodd ddiatic i ddiflfaethwch y di.i oJ i geisio urwydl, i’n 
prnfi os fìcddym o Dduw. Dywedasom wrtlio bryd hyny, iddo 
♦•fidychu Mr. Oial'ol gynt yu hycod o dda. Mae yu dilrwg geuym 
ddweyd fod Mr. Ü. » v.es yn fwy cyuhyi fus nag y dymuneiu iddo 
fod. Yno, gau iddo dtiu ein cyltoeddiad mur arw,u ninnau wedi 
addaw lie iddo er dangos ein twyll «’n ffoiineb, erfyniasom yn 
daer arno i ysgrifenu t*r Uüüorn, tneg\s yr uddawodd wneyd, os 
methai gydweled à ni. Dangosasoiu ei ddyiedswydd iddo, fel dyn 
o ddylanwad a phaicli, i argyhoeddi y inilocdd o'i gydgeuodl s\dd 
wedi colleidio y twyll,'* tra yr oedd efe yn guilu oi gunfod tnor 
hawild. Er hyny, p irhaudd ef i ddw eyd na wnelai ysgrifenu, ac 
nad oedd arwydd i’w cha**l, ouide y buasem yn ei guueyd o'i 
flaen ef y pryd hwnir. l’mi welsoin na ysgrifenai ditim, dywed- 
asom wrtlio y gwnaem ni byny dro.sto; ac felly yr ydym yn 
gwneyd yn awr. 

l)wg yr uchod i’n oof am ymddygiad annheilw ng arall o eiddo 
Mr Davis, yr hyn a gyrornerodd lo er ys blwyddyu yn ol. Y 
1|\ thyron canlyuol rbyngddo ef a ninnau, a eshuiiiaut y cyfao i*r 
darllen\dd cratTus, hob arlios rhagymadroddi dim yn inhellach. 
Wele gopiau o honynt, y rhai n gadwasom, yn ddifeddwl, erbyn 
dydd cu dadguddiud : — 

** Tunnerdy, Mawith I, 1818. 

** Barch. 8yr, — Yr wyf yn ysgrifenu hyn a.nch, o herwydd nad 
wyf v ii cael luundden i sÌHr.ul tichwi. Arferai fod geuyf olwg 
lawr atnoth,a thucddid fi i feddwl fod genych chwilhau rywolwg 
ainaf finnau hefyd. Yr amser hwnw yr oeddwn i yu un o’r bvd, 
heb yiuuno à chre*ydd o un niath, ac ymddangosai fod genych 
gmiad tuag ataf. Y'r oeddech chwi y i» «îristion, a miunau yu un 
i* ddeiliaid toyrnas y tywyllwch; er liyny yr oeddym megys cyf- 
eillion. Y mae plant diafol yn casàu piant Dn\»\ ac yn eu gwrth- 
wym-hu yn mhob peth , oud nid oed iyin ni onù in -gys plant yr 
un tad, — etto plentyu diafol oeddwn i, yr wyf yn sicr. WeJi vr 
atpsur tawel hyn, daeihum i rywfodd o hyd i grefydd, a hono yti 



IboOHN SL IUN . 


¥ m 

gTefydd ag y mnn ‘dywedyd yn eu herbyn yn rahub mai»i’ gelwir 
hi yn Formouittcth gun rui, uc yn Salaniaetîi gan orcill; geiwir M 
phregethwyr yn * au b.oyhwydi' ffol po bunsai rhyw i cir bro- 
phwydi vn bod), ac yn * dwyllw jr/ ynghyd â phob enw drwg 
ttrall. Ar ul darlicu yr ysgrylhyrau drostyut, fc ddtirfu i mi gredu 
yr itthrau iacth m wyd-l, a chymmerais fy tuodyddio 1 cr maddeu 
ant pechoduu.’ Yrocddwu i wcdi fy nysgu genych chwi ac ereill, 
y ‘y dylasan hrofi y ob pelh, u dul yr hyn oedd yn dda.’ Dysgnyd 
ti hefyd y galiwn iaruu drosuyf fy hun, a chre<lii v grefydd u 
4cddyiiwn ocdd yn fwyaf ysgrythyrol; uc tiud oedd hawl gan uii 
sect i wrthwynebu secl araîl i lyned yn raluen, ond trwy ymrc* 
ymu à hwyut yn dcg, wynoh yn wyneb. Ni ddysgwyd tì gan neb 
o’r Ánnibyuwyr y byddui yn deg i nacâu tir at g< di c.ipel i I*e«l 
yddwyr, neu l'othodisliiiid, 11 -u Hglwyswyr, us bua*ui hyuy yn 
cael ci wneyd ar yr ‘ egwyddur wirfuddol:” ni d lvsgwyd u criucd 
i feddwl fod yn iawn gurfudi tad Ànnibynol i uacàu tŷ i’w fub i 
bregelhu ei grediniaeth i'r sawl u cwyliysiiii ei wrundaw : iim, 
Uliowch ryddid u chwarae teg i bawh, mc idrch chwi uc ureill, 
hyd y nud j»e byddcnt Bubyddion ! Yr ocdd liyna ull yn rhug 
oroi ; u phe buasui cgwydduriuii fcl yua yu (Tmiu yu awr \n 
Nghacrfy rddin a’i ciiyminydogaoth, arbcdid y truflerlh hyn i u»i. 
Ond nid fcily y mue Y raao riiyddid mcddwl yn cacl • i attul 
gan y rliai a’i canmulai fwyuf. Mae y dyniun a ytìweìllduinniit 
oddiwith orfodacth, yn gorfodi gyimuaint á ucb, ac nid yw ru 
riiyddid uiid rliilh. Y uiao hyn yu gaied, und niae yn wir. Fd 
rychwn o’n luuugyich. Pwy glywwn yn dweyd, * 1‘iufwrl» l-ob 
peth/ ao á’r un nnadl yn blocddio, ‘ N i cwch i wtiiudttw y Mor 
inonÌAÌd ?’ Ag un chwyth yn dwoyd, 1 (.’hwanie t«'g i baw b h« 
á> chwytli aiall, “ Xa loddwch dŷ i*r Scinliau i bu'gclhu ’ Yr 
un genau a ddywed in.ii rliagfarn yw rhw\stro Yinnt iilduwr i 
bicgcthu y ii y llàn, ag a ddywed iuui doeihineli yw rhwyslro un 
o'r Seintiau i bregethu yn y capel ; yr un a ddywcd na iygrir cord 
a cheryg y llàn gan un roath o ymadroddion, ag a «Idywed v 
llygra’r Mormoniaid goed a cheryg y capeh Ös yw yr Yinii- iìi- 
duwyr wedi cyfrauu ut y nai II , roac y Moruioniaid wc-ii ryfranu 
at y llail. Tra y cieda un uas geliir twyllo yr ‘ * t ioledigi n.’ 
rhybyddia liwyut i beidio gwrandaw y Saint rli.ig cael cu twyllo; 
a thra yn annog gociielyd gau brophwydi, cyhoeida nad oes yuir 
brophwydi. l’au y crochdoeJdia un fud gwyrthiau uvdi darfo-ì, 
gweddia ar ci Dad am dywyddteg; a phan erliJia y Murmon- 
iaid aiu sôu ynghylch angylion yn dyfod i’r byd yu awr, deisyfa 
ar ei DJnw i orchymyn i*w angyliou gastellu o’i amgylcb ! 

“ Efallai y bernwch chwi fod pethau fel hyn yn iliy gcerus i w 
hudrodd, ac cfallai y dyweJwch, yn ddystan, cu bod yn rhy "ir 
hefyd ; ond gan fod fy llythyr yn myned yn faith, gadawaf 
liwynt yn hrtscnnol, a deuaf at wreiddyu y niuter. Yr ydwyf l 
wedi fy ìnedyddiu, fel y dywedais vn tíaeuorol, er roaddeuatu 
pecliodau, ac yr ydwyf wedi derbyn yr un Ysbryd à’r apoàtolion» 
trwy arddodiad dwylaw, yn ol yr addcwid. Mae yr Ysbryd hwr.w 
yn cyd-dysiiolaethu â'in hysbryd i fy niod yn bientyu i Ddu r. i. 



t'DOOHS 4EION. 


U 

yr wyf wodi cael aicrwydd urn r JdysgeiJiatlh. Yr wyí wedi cael 
fy ngalw a'in hordeiuio Irwy yr Ysbrjid i bregeihu yr un pelii ag 
a bregethodil yr Rpostolion, heb newid dim, ac i addaw yr un 
beudithion i * bawb yn mhell.' Yr wyf yn pregelliu yn mhob 
man ug y caf gyíie. ('arwu bregetliu wribych chwitiiuu yn fuwr, 
cunys uid wyf yn nieddwl eich bod cliwi wedi * protì’ y grefydd 
wyf yn bregeihu. Wel, ynle, ni ellir dysgwyl eicli bod ehwi yn 
erbyn peth ug yr ydych beb ei glywed ; oblegid nid yw liyny yn 
gysson â*ch t*gw \ddorion. Os feliy, uid oes bosibl cich boi chwi 
yn iwystr i neb o’ch arlodau dJyfod i wrandaw'r Saiot, nac yn 
rwystr i neb agor tŷ iddynl, neu rod i iddynl led troed o íluen iŷ. 
Nid oes bosibl i ddyn o t gwyddoriun ‘rhydd’ — dyn u rydd chwarue 
leg i lJubydùion — lui na riioddi e! gapel ei hun i glyued y Saint 
yu pregethu efengyl yr apostolion. Ni chuuai dyn fel chwi yr 
hen I3uul ullan.o herwydd ei fod yn dweyd, * Deisyfwch y doniau 
ysbrvdoI,HC na wuherddwch lefaru â thafoduu.' Wel, ni wahcrdd- 
ech tinnaii, ynte, os dy wedwn yr un peih. Ond inue genyf dipya 
o hants i ddweyd yn awr. Bum yn fawr ain i’ui cymmydogion 
gael clywed fy nghrefydd, ac yr oeddwn yn methu deall pa íodd y 
gullwn bregethu iddynt ; ond o'r diwedd, symudodd deiliud o hen 
dỳ oedtl gan fy nhud, a chyromerais y rnyddid, heb ofyn i neb, i 
bregethu ynddo. Daetli dynion i'm gwrando, Mae fy nbud yn 
aclod yn rliywle, a beiid ef yn fawr gau y gweinidog uin roddi lle 
i'w fab i dtlweyd ei feddwl ! ! î Yn awr, mue y cyfryw weinidog, 
efullui, yn uu o'r IndepecdiaiJ, a dymuuun olyn i chwi os 
yddoch pwy \ w ? 

“ Yn awr, yu gymmaint a m boJ i yn pregcthu — yn pregeihu yr 
efengyl, yn cymmeryJ yr uii Beibl á chwithuu i'w chaJaruhau, ac 
yn wybodus am eich egwyddorion rhydd oc haclfrydig chwi, pu 
rwystr sydd i mi rhag traddodi pregelli neu ddwy yn Peuuel? Yr 
uu yw eiu l'rist; os ydyiu yn gwahuuiuelhu mewn pelhau bych- 
ain, nid yw ond yr hyu sy’u bod yn mysg pregethwyr o’r uu 
enwad gydu’r Ymueilhluwy r. Wel, a guf tì ddiui traddodi yr hyn 
wyf yn grcJu sy'n wirioneJd Beiblaidd, wrlh eich gwraudawwyr 
chwi yn l’euuel neu B.integ í A gaf tì ddiin buruu droswyf fy 
huu uwchben eicli cynnulleiJfa cbwi ? A ydych chwi heb wybod 
niai ‘ cyd was’ ydwyf i chwi, a chwithau yn was i’r uu Duw ? 
HoflTwn wybod pa biyd y gellwch fy nghyhoeddi yn Penue!; ni 
fydd ach"S am un math o dâl am y bregeth, cauys uid wyf yn 
ustudio dim, ond llefaru fel y caf yr ymatlrodd, ac y raae hvny 
yn ddidrairerth ddigon. Os gwelwch cliwi rywbeth yn gyfeiliorn 
us. gellwch ei hysb\su wedi i mi ddarfod, ac yna caiff y gynnull- 
eidfa farriu drostynt eu hur.uin. Dyiuuuuf ateb pan y caffoch 
gyfleusJra. Terfynaf yn awr, gan obeithio y llwyddaf; 09 amgeu, 
ui fydd dim yn well na threio eilwaitb. 

4< Yr eiJdoch, gyia pharch, 

11 J OU.N Datis. 


“ Aty Puich. D. Davis, Paniteg. w 



rDOORN 6RION. 


75 


Yma y canl)U utcb Mr. I)avi», yn S&csueg, fel y diwisodd ei 
ysgrifunu . — 

“ Monday morning. 

4i Peor Sir, — I huppene<l to tell your father, that I wus afraid 
his charucter wi>uld suffer by alloaing yoti and your people to 
incet at the vncaut house hy Tanuerdy. I dld it entirely for his 
sake. Nothing lo me. Wheneter you are reudy to prove to me 
that you get estrnoidinary suppiit », or tliat you have sludied a 
scrmôn, 1 shall be most happy lo introduco your caae to tho 
friemla ut Penicl. Yours, 

11 D. l)ivi», Pantteg. 

• 4 Mr. John Davia, Taunerdy.** 

Yn debyg i hyn yw y cy fieilhiad : — “Anwyl Syr, — Dygwyddais 
ddueyd u rth eich tad, fy mod yu ofni y byddai yn niueidio ei 
gymmeiiad, trwy eich gadael chtri a’ch pobl i gyfarfod yu y 
guag wrth Tannerdy. Gunaethym hyny yn uuig er ei fwyn cf. 
Diin y i y byd i mi. Pryd hynag y bydduch chui barod i brofi 
i mi eich bod yn cael cynnoithuyadau nnnrfcrol, ncu eich bod 
ucdi astudio prcgi th, h\ dd yn dda genyf ddwyn eich achos o llaen 
y cyfeillion yn Penicl.” Dyna fel yr ysgrifcnai Athruw Duwin- 
yddol atom ! Yn aar, diwcddwn, gyda chopto ein hutcb uinnau.. 
yr hwn aydd fel hyu : — 

44 TawtcrJy , Mnwiíh G, 1848. 

41 Barchedig S>r,— Yr wyf uedi derbyn rich nodyn. Y mae yn 
dda genyf eich bod yu gweled eich hun yu ddiniwed \ n yr hyn a 
fu rhyngocb â’m tad; caraswn i bawb weled yr un faih. Yr 
ydycb chwi yn ystyried uud oes uu drwg mcwu digaloui dyn i roi 
rhŷddid acliwaiae tcg i ereill, trwy ddweyd y byddal yn niweidiol 
i’w gyramcriuJ, yn hytraoh na dweyd eich bod chwi yn harod 
i’w amddiffyn pun yn selyll o blaitl chwarae teg. Ond gadawaf 
hyna yu awr, er y gallwn ddweyd Uawer ar y pelh : “ anghenrhaid 
yw dyfod rhwystrau*** ac am hyny ymfoddlouaf. Dywcdwch 
wrtbyf yn Saesneg, “ Whenever you uro ready to prove to mo 
that you get extraordiuary supplies, or tliat you have sludied a 
seriuon, I shall bo most happy to introduce your case to the 
frieuds al Peniel ” Nis gwn i pa fodd i ddeull hyna yu iawn : 
efallai fod rbai o’r geiiiau i’w cymmeryd yn ffigyrol neu ysbrydol. 
Pa fodd v gallaf brofi fy rnod yn cael “ extraordiuary supplies** 
[cynnorthwyadau arferol], heb i chwi gael fy nghlywed yu tra- 
ddodi yn ddifyfyr? u phu fi»dd y gellwch chwi glywed hyny, cyn 
dwyu fy achos o llaen y cyfeillion yn Peuiel? Os gellir, pa fodd^ 
Hefyd, pa fodd y gallaf brofi i chii fy mod wedi astudio pregeth, 
cyn gwneyd hyny ? Ar oL gwueyd hjny, y rane yn ddigon 
ihwydd profi. Ond, os gwuaf astudio pregeth, pa fodd y gallaf 
wedi hyny brofi yr “ extraordiuary supplies?" Fy nbrcfn i yu 



76 


1>DÜÛKN tEiOfc. 


nghylch pregoilm yw gwcddio yn gyntaf am yr Yabryd Glàn i’m 
cynnorthwyo i ddweyd, i’m goleuo, a’m harwain i bob gnirionedd, 
ac i ddweyd yr hyn a fyddo er adeiladaeth : wedi liyny ymddi 
byno arno ain bob gair ; ac wedi gorpheu, yr wvf yn diolch i 
Dduw am oi nerth. Ai nid fel hyna y gwncwch chwi } iV 
gwnawn asiudio pregctli yn ílaeuorol, rhyfyg fyddui g«»fvu ain i’r 
Ysbryd i’rn harwain i ddwerd yn ol ei feddwì. “ No ragfyfyriwch 
beth a lefaroch,” oedd cyfurwyddyd Crist; yn ol hyny yr wyf fi 
yn gwneyd. Yu awr, gan naa gallaf brofi y pethou ucho l, heb 
gael cyfltìustlra, dymunaf urnocb yn ostyugcdig i wneyd eich 
goreu droswyf, fel dyu o ddylanwad, er cael pregethu yn un o’ch 
capelau. Clywed oddiwrthych yn mhellach a hoffwn yn i'awr. 

“ Yr eiddoch, Harch. Syr, 

44 (*y«la pharch a go&tyngeiddrw ydd, 

“J. 1 1 a v i * . 

At y Parcb. D. Daris, l’antteg.” 


Y MILFLWYDDIANT. 

1*an y delo y mil-lluyddau, 

I'e fydd canu gan y Seiutiau, 
Anthcm bur i’r addfwyn Ieau, 
Rhwn fu ur y groes yn gwar-du. 

CTDGOR. 

Melys fydd golcu r Jydd, 
Fawb yn rhydd yno fyd.l. 
Fan fo Iesu yu teyrnasu, 

Ileb neb a’u bron yn brudd. 

O, uior beraidd fydd eu llcisidu, 
Wedi cyrhaedil y trigfanou; 

Fo fydd yno chwarae lelyn — 

Canu concwest ar bob gelyn. 

Gwelir Joseph Smith ac Hyrurn, 
Yn cydseinio i ganu'r anthem, 

Efo miloedd o hil Gomer, 

Rhai fu’n ffyddlon yn eu hainser. 

Ac fe fydd yr apostolion, 

Rhai a brofwyd yn rai fiyddlon ; 
Yuo n cael eu mawr ddyrcliafu, 

Nes fel sêr bydd eu goleuni. 

Gwelir Cadbeu dewr y Cyrnru, 

‘N uchel iawn yn mhlith y teulu. 



ITDGORN ftEION. 


77 


Woüi llwyr orchfygu’r doethion, 

Äc yn llon ar íynydd S«»on. 

Gwelir hefyd rhÜlipa fwyngu, 

Yr hwn sy’n fugail da i'r Cymru, 

Wedl cnel ci elifeddiaetb, 

A’r orchfygol oruchaÚHeih. 

Gwelir iniloedd o'r rhai hyny 
Sydd yn awr yu leitliio Cyroru, 

Wedl cael eu llwyr gyfnewid 
Trwy gytlawnder o’i lân Yobryd. 

\antyylo. Taonâ* GiLie. 


•« GWYIITB Y PASTWN*»— GWIll NKU GAU ?• 

[ Al Ol)*w)f yi II wi } 

Mno. tîoL., — Wi 1 1 1 aylwi ar eich yimidygiad yu ystod yr am»t« 
t roac Suiut y Dyddiau Diwcddaf wedi bod yn ein g*klad, yr wyf 
w« di eich gweled yn huieddigaidd o*r deehreuad, yr hyn ni welai* 
yn Yinddygiad gnlygyddion creill. Cly waU ani dun» ch lauer c 
« eithiau tdch bod vu urferol o dlorb'ii lluoedil o ystoriau aro j 
Saint, nnd trwy eich bod yn gweled y rhai hyny n»nr afresyinol, 
ac roor groea i'w gilydd, eièh bod yn eu troi o r neilldu. ^ roae 
vroddvgiad felly yn haeddu canmoÜaetb. Wrth ddweyd hyu,nid 
;vyf gyrorouint huj eich heio am gyhocddi ** Gwyrlh y l'astwn; 
eauys ni e lir dysgwyl i neb fod yn beríTaith bi*b aiuser ; a pheth 
arall, uid gwyrth a gyflawnwyd gan y Saint, a siarad yu slrirt, yw 
v wyrlh dau sylw, ond uu u eiddo percheu y pustwu,yr hwn a 
adgyfodui y uiarw, nid trwy allu Duw, ond trwy allu y paslwn. 
Yr oodd yn eithaf wyrth, canys tystia gwraig y tỳ iddi ysgwyd y 
tnarw, ac uad oedd dim bywyd ua chwyih ynddo. Hi wyddai, 
wrth gwrs, ei fod yn delpyu oer, ac >n bollol dcTifywyd; a r hyn a 
deiinlodd, a welodd, ac a wybuodd oedd hi yn dystiolaethu. l*wy 
a wyddai yn well ? Mae yn sicr, ynle, ei fod yn eithaf rourw ; ac 
y roae yn sicr hefyd iddo gael ci adgyfodi, gau y tŷ, trwj 
rinwedd v p&stw n ! Dyna wyrth heb uu weddi — íe, dyua wyrth 

» Daiil'.uiw)d >r >ígiif uchod l Swyddfa >i ll«CL,oud ui welodd y Gotyg 
>ddion >do >u dda ei ch>lioeddi. Ha fodd y gallein ddysgwyl i«ld>ul cim 
cyiiiinrtbw>o i tacl g»fael ar y g«ir, tra byddai yn beiyglu» i golli y '* dorthf" 
Cbwaiae trg i bawb. Mae gioesaw i Mr. Dicilbr, ot myn, »’u baltb )u c*»f 
cyhotdüiad eiu tiuiiai u. — G«*C- 



?8 


UDGORN &C10M. 


f*y gwyrthiol iiag uu o eiddo Iesu Grist a’i apostolion. Y i n&ó 
yu werth i gael gwybod mwy yu ei chylcli, ynte ; canys os yw y 
Beibl yu cnwi personau, ac yn fauwl wrth adrodd y gwyrihiau 
gynt,y mae eisieu cael gwybodaeth helaetbach o wyrth gymiuaint 
fwy ei maint ag sydd wedi dygwydd mor agos atom á'r Casuew- 
ydd. A cllir dim cael gafael ar enwau yr apostolion, a gwr y tỳ 
fu yu defnyddio pastwn mor rhinweddol ? Ac am y wraig, dylem 
gael ei henw wrth y dystiolaclh, frl y gallom gael eicrwydd o’r 
wyrth. Dylid cael gwybod am y tý, u plia mor ddiweddar” y 
cyiinuerodd y wyrtli le. Fe welir yn awr, mai eisieu I ancs bel 
aelliach sydd yn cyfunsoddi y bai mwyaf ynoch chwi wrth ei 
gyhoeddi. Gobeithio y bydd hyn o linelluu y u foddion i gael 
liaues mwy cywir a manwl ynghylch y wyrth. Mae “ Serer. 
Gorner’’ yn dweyd mai nid apostolion, ond prophwydi, oedd y 
dynion a fu yn ymofyn am letty. Heblaw hyn, y mae llawer o 
bclliau ereill yn groes yn yr hanesion am y wyrtb, yr byn sydd 
yn peri i mi wan-obeithio nad yw y wyrth hon ddim \n ddigon 
gwir a “ chyhoeihlus” — ddim raor wir a “chyhoeddus" A gwyrthiau 
y Testament Newydd. Dymunaf gacl fy moddloni ag hanes 
uiwy manwl am y wyrth dan sylw yn eich rhif>uau ne&af. 

Yn awr, canialewch i mi ofyn ychydig o ofyniadau i Mr. Di- 
cithr, o Ferthyr-Tydfil, yr hwn sydd yn rhodcli banes y wyrth yn 
rhifyn Chwefror o’r Hacl: — 

1. Pwy rai o’r Saiut sy’n dweyd iddynt weled Duw ? 

2. Pa eglwys yn y wlad sydd yn arfer “ ffrwyth y wiuwydden, M 
lieb ddim arall am ei beu ? a phwy a ddywedodd “na ddylid byth 
rnwy yfed o ffrwytli y wiuwydden yn y Sacrainent," gau y Saint? 

3. Pa faint o ddaioni n wnueth Roberts o Ryomi a Davies o 
Ddowlais \>rlli areithio yu erbyn y Saint? A eîlir enwi rhyw un 
a gollodd y Saint oT herwydd ? Neu, a cllir profi nad oes ugein- 
ian yn Merthyr a Dowlais yn tystid y dydd heddyw mai y ddau 
uchod fu yr offerynau i agor eu liygaid h«y i ganfod gwirionedd 
crefydd y Saint ? 

4. Pa mor fyclmn redd y Llv fr Mormoti yn lluw Mr. Rowlaud, 
Mertbyr, wrtlì bregethu ? ûc yn mha bri Jd y cufodd ei gladdu ? 

ò. Pwy oedd y prcgetliwr o eiddo y Saiut a aelli ymuith o dý 
h fu yn pregcthu yuddo yu Nghasteilnedd, iieb yn wybod i fobl y 
tŷ, gan gymmt ryd digon o ymbortli am ddeuddydd gydag ef, heb 
cu cenad ? Betb oedd ei enw? a phetli oedd cnwau y bobl oedd 
yn byw yno, ac epw’r tý ? canys y mae’r Saint yn me(hu cael im 



cooorn sBro*. 




hancs *m danynt yn Nghastellnedd.* Dylech cliwi, Mr. Dieithr, 
ymdrechu rho<ldi y pnrtirulnrs i’r cyhoedd, fel na fyddo dyn drwg 
felly yn édyrithr (ft'l eich hunau) o hyn allan. 

Atehion huon i'r uchodion o’m boddlonant yn fawr; ac os bydd 
modd, dymunwn gnnl y dernyn a deitlir “Gwrando ar chwedlau 
dnrg,” yn nhnd. 3t» o’r un rhifyn, wedi ci wau yn yr atebion. 

Yr eiddoch yn ostyngedig, 

Caerjyrdtiiìì . J. Ditis. 

O.Y. — O» na »11 Mr. Dieilhr gael allan enwau yr apostolion (cr 
nad ocs un apoatol yn Nghymru) a fu ynglyu \ gwyrth y postwu, 
cyughoraf ef i fynu gafacl yn Iianes Taith Mon. Yiolet yn Mis 
Rouri, yr hwa a rydd hanes am ddecbreuad y stori dan sylw, yr 
hou a ddvlVisiw\d gan forwyr er treio eu sgil i gelwyddu ain y 
goreti. Dacth y stori hono o*r America i Locgr, ac cr ys tair 
blynedd >n «1 y mau yn Nghymru, yn cael cu gwella yn barhaus, 
ac yn dyfod yn fwy gwir a nowyr'd l>ob dydd. 


GWOBR Y DOSl’ARTHWR FFYDDLAWN. 

I*A heth yw y wohr a roddir i*r Dosparthwr (Tyddlawn ? Ai rhifyn 
V mis am wr ithu rhywr nifer benodedig? O, nage ; y mue y 
dosparlhwi yn deilwng o wobr well. Os yw y pregcthwr yn caci 
ei wohrwyo atn bregethu yn gyhoediìus, a yw y dosparthwr ddiin 
yn eael ci uobrwyo am brevethu yn ddirgelaidd ? Ef fod y 
hlacnaf yn cael inantais i wneuthur daioui mawr, etto ma« gan 
yr olaf f.miais i wneuthur cymmaint, os nad mwy. Os yw y 
dosparthwr yn gwasgaru llyfrau defnyddiol, y rhai a fyddant yn 
cynnwys egwyddorion cr dwyn dyn o dywyllwch i oleuni, y mae 
yn foddinn i itrgyhoeddi Uaweroedd; a phwy bynag a droa rliyw 
un o gyfeiliorni ei flyrdd, efe a ddyscleiria fel sêr y ûurfafcn 
mewn gogoniant. Mae yn wir nad yw pob dosparihwr yn awd- 
nrdodol i weinyddu ordinhadau, etto y raae yn gwneuthur yr hyn 
sydd fwyaf ei bwys, sef argyhoeddi y pechadur o gyíeiliorni ei 

• Yr ydym ni wedi cn»-l ficrwydd i’r Saint ddanfon y dyn a’r glocb trwy 
boll beolydd Castelinedd, a «lan o’r Saint yn ei ganlyn, i syhoeddi os uedil 
rliywrai yii v drcf yn gwybod rhywbeib am yr yetranc uchod, am irtdyut enwi 
y ly lle dyuedir iddi gyinmeryd lle, ac enwau y dyuion oedd yn byw ynddo; 
ond er yr holl gyhoeddi üyn, ni allai neb feiddio dangos y ly, nac enwiy 
personau ! Canmolwyd y Saint gan bawb am eu penderfyuiad i ddynoelbi 
y fatli gelwyddan gwaradwyddus.— G ol. 



so 


CDOORTC 6EION. 


ÍTyrdd. O! fel y mae y dosparthwr yn gweithio. Efo a à nt 
ddrn-8 ei gynomydog, ac a’i liannog i brynn ei gyhoeddiad; dywcd 
wrtho y gwna hwnw ddweyd pethan wrlho yn fwy medrus o lawer 
T,a 8 y 8*11 Llwydda fynychaf i wer»hn ri gyhoeddiad ; ac 
yna A'r prynwr yn ei ol i’w dŷ, ac a ddarllen* egwyddorion teyr- 
nas Dduw, heb fod nob broidd yno yn ei weled, nac yn peri iddo 
gywilyddio wrth wrandaw ar ei bregethwr dystaw, yr hwn svdd yn 
ei bwlpud yn barhaus. Mae y Jlyfr yno yn llefatu pethau mawr- 
inn, beb erioed fod wedi trosoddu y cyfreithiau y mae yn ddysgn. 
Yroreayma yn barliaua heb fod yn gynhyrfus; os dygwydda V 
darllenydd weitbiau ddigio wrtb ei hregcthwr, nid yw ef byih \n 
digio yn ol ; O, tiac yw, y mae yno yn aros ei feistr i ddyfod i 
well pwyll, fel y gallo wrandaw drosto ei hun dro arall. Nid hyn 
yn ttnig y mae’r deaparthwr yn efTeithio ; ond trwy ci ddiwyd- 
rwydd a*i fl*vddlondeb y mae yn cynnortbwyo gweision ei gyd- 
genedl i roddi mwj o ddysgeidiaeth werthfawr i’r byd, canj*s heb 
▼ dospatthwr ffyddlawn, attalial y cyfan, a llawcr a drengent o 
ei8i»*u gwybodaeth. Moe y dosparthwr fel chwythwT yr organ : 
er chwarae o*r organydd yn fedrus, rhaid iddo ddweyd mai “fi” 
sy’n cynnyrcho y beroriaelh, am na all wneyd dim heby chwyth 
wr. Ac os bydd rhywun yn holi pabaro yr arferwu ninnau y 
u f, í' mor aml, dywedwch f«>d y gair yn cynnwys y dosparthwr 
hefvd. Pwy a ddywed, ynte, os cawn «» ein gwobrwyo, na cha y 
dosparthwr ei wobrwyo hefyd ? Uyddwn ni ein deuoedd, ynte 
jn ffyddlawn bob amser, fel y byddwn addas yn y diwedd i 
dderbyn cin gwoV?r. 


AT Y PaIICH. THOS. PRICE, ABERDAR. 

Rahciiedig Syr, — Gwelsom yn ddiweddar lythyr oddiwrtliycb f 
at ein brawd John Pugh, o Aberdâr, yn rhoddi cynnyg dyfod i 
ddadl â “ genau cyhoeddus” y Saint yn Nghymru, ynghylch prif 
egwyddoricn ein crefydd. Dywedwch y bydd yn hyfrydwch 
genych i gymnieryd rhan mewn dadl gyîtoeddus, er cael allan 
dwyll a rhagrilh Saint y Dyddiau Diweddaf, ond cael y ddudl ar 
dir teg a rhesymol ; ac er cael dadl deg a pltw rpasol, dỳ*wedwch 
hefyd y bydd yn wir angbenrheidiol cael rgwyddorion sylfaenol 
Mormoniaeth, &c., wedi eu nodi yn oleu a manwl mewn ysgrif. 
“ Rhaid,*’ meddwch hefyd, “ cael yr ysgrif ìion wedi ei llaw nodi 
gan brif swyddwyry Mormoniaid yn Ngìiymru.fel na bydd acbos 



t'DGORN *EIO». 


l’r da»tlouu*yr guro yr awyr, a throulio auj&cr yn ofcr i drufod 
* cath inewn cwd,’ ’’ &c. Mae hyna oll yn dcg iawn; eith» 
cynghoraaoui J. l’ugh, pan ddacth a’th llythyr atom, i adael dadl 
gyhreddus felîy )n llonydd,na wneUi ond crcu anghariad rhwng 
dynion a'u gilydd, a pheri i*r goleuni fod yn fwy tywyll nag o’r 
blaen. M ae dadl fawr Rymni yn dyfod i’n cof, yiighyd A*i 
chanlyniadAU. Yr ydym ui, droa y prif flaenoriaid yn Nghymru, 
yn dymuno cynnyg guelliunt ar eich cynnyg boncddigaidd chwi ; 
ac yn hytrach na “ churo yr awyr'* Ä’n tafoddu, fod i ni oao<l eii» 
pinau ysgrifenu rnemi brwydr, yr hon a ellir gurio yn mlaen l»eb 
dywallt gwiu*d nac eiddigedd. Yr ydym yn cynnyg ein cyhoed*liad 
yn faí-s i’r fri»)<lr, ac yt» foddlon i duraw yr erg)d cyntaf ur y inan 
udduüaf i ddechreu, ac yna i bob un daraw ei ergrd bob newydd- 
loer, fel na bo un n honom yn ayrthio yn rhy ddiaymmwth Mae 
isgrif o'n heiddo ar u Athram iaetb Bedyddiadau,” yn ein rhifyn 
dlweddaf ; h chan fcxl hono yn cynnwys un o’r pynciau a enwas 
och, uc yi» un o’i t gwyddorron cyntnf a ddylid drin, caiff fod yn 
ddechren brwydr rhyngmn, o* ydych chwi yn gweled hyny yn 
deg. Ac h iii liyny, ob ydych yn ewyllysio a dadl deg a chy 
hoeddu'*," ac “ i*r dir leg a rhesymol,” ac A rliui ey'n “enau 
cyhoeddus" i’r Saiut, uc A rliai sy’u foddlawn rhoi cyfarwydd- 
ladau (ond aufon atom lyCiyr cyfrinachol) i ymholi am eu “cym 
uieiiudau du” yn mysg cyfeillion lawer o enwudau ereill, fel na 
fydd uchos i chwi lychwino eich *• dillad glán’’ wrth eu trafod— 
os ydych am ddadl ar y telerau hyny, n;eddwn, ysgrifenwch 
«ylaadau ar “ Athruwía* th Bcdyddiadau” yn ein rhifyn diwedda/, 
ond gofalr. ch rhag roeithder, ac ymrwymwu yn gyhoeddua fel hyn 
i osod eich ateb \n yr Udgorn nesaf. Os ydyw hyn yn deg, 
dysg'.yli«n i chwi \ mosod uli ; os yn annheg, dymunwn wybod : 
eithr deallwch hyn, na foddlonwn ni i ymddadleu á chwi ond ar 
bapyr yn unig, a hyny “yn ngwyneb haul a llygad goleuni.” 

Yr eiddoch yu burchus a gustyngedig, 
àittrthyr, Ebrilt 17, 1849.* Y Golygtdd. 


nodau PREGETHWYU. 

Mae y l’arch. W. R. Davies, o Ddowlais, wedi dyfod i wybodaeth 
o’r diwedd, fod Duw wedi ei anfon i bregethu yr efengyl; a’r dull 
a r modd y daeth i wybod hyu yw, o herwydd ei fod yn dwvn y 
nodau aughenrbeidiol sydd i fod ar weision Duw, cyn y bvddont 



UDGOR* 9KÍOK. 


«2 

yn addas i xraith y wcinidogacth. Haorai Mr. l)avics droa y 
pwlpud, yn nghapel Elim, Fenydaren, nad còt ddu a napcyn 
gwyn oedd nodau gweision Duw, ac na wnaent y tro etto ychwailh; 
ac, ebo efe hefyd, “ Profodd gweÌ9Ìon Duw eu hanfoniad yn mhob 
oes ; Elias a brofodd ei anfoniad ar fynydd Carmel, Moses yn yr 
■AifTt, ac felly yn y blaen; ac ni chaitf neb ddyfod i*r pwlpud hwn 
ychwaith, heb iddo yn gyutaf brofi fod Duw wedi ei anfon; a'r 
duil y gall brofi hyn yw, trwy ddwyn llythyr wetli ei arwyddo gan 
ddynion parchus o’r eglwys y perlbyna iddi î Ac felly, profodd 
Mr. Daviea fod Duw wedi ei anfoo, o herwydd fod dynion parchua 
yn air Beufro wedi tystio ei fod ef yn weinidog yno cyn dyfod i 
Dtlowlais • Hynod, onide P 

Douhis. Aí.fbf. n Clark. 

[Tra mae dysgeidiaeth fi l hyn yn ílasus genyni, goheithiwu y 
gofala pob gohebydd, ar ei berygl, i beidio cam-ddarluuio dywed 
iadau ein cyfeillion parcbedigol; a rbag ofn hyny, dysgwyliwn 
enw príodol pob gohebydd wrth ei ysgrif, a rhoddwn ninnau yr 
Udgohn yn agored i auidditfyiiiad. — (ìOL.l 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

SIR FYNWY. 

Cafodd Cymmanfa sir Fynwy ei chynnal yn Nanlygìo, ar yr 8fed 
o Ebrill. Wedi agor y cyfarfod haner awr wedi deg gan y Llvw- 
ydd, ac anerch y dorf, cynnrychiolwyd y cangonau, y rhai sydd 
yn 14 (heblaw y ddwy a drosglwyddwyd i Gynnadledd Ddwyrein- 
iol Cymru), ac yn cynnwys 34 o henuriaid, 29 o ofleiriaid, 3ü » 
athrawon, h 16 o ddiaconiaid ; 191 wedi eu bedyddio er y gym- 
manfa ddiweddaf; y cyfanswm yn 56:3. Cynnydd er y gyn» 
manfa o’r bluon, 92. Wedi hyny galwyd ar Hen. W. Phillips i 
anerch y cyfarfod, yr hyn a wnaeth mewn araeth fywiog a rhag- 
orol; ac wedi cael cymrneradwyaeth i’r holl swyddogion, terfyn- 
wyd y cyfarfod borenol. 

Am ddau, wedi galw swyddogion, a rheoleiddio dwy o gangenau 
newyddion, galwyd ar y brawJ Phillips, yr hwn, vn mhlith pethau 
ereill, a annogodd y Saint trwy y gynnadledd hon, fel poh un 
arall trwy Gyrcru, i roddi llaw o gynnorthwy at y gwaith gogon- 
eddus hwnw o adeiladu teml i Dduw yn nyflryn y roynyddoedd; 
a dyraunodd ar y Uywyddion i ofalu am hyny yn mhob cançen. 
Yua gwnaed cof am lesu Grist, a therfynwyd. 



rPuOfcN SEION. 


b* 

l n y cjrfaríod cjiioeJùus, atu clinech, pregethodd amryw o'r 
brodyr yn fedrus üc eíTeilhiol ; oc fel hyny diaeddwyd cymmanfa 
chwiirtorol arall, yn yr hon y derhyniwyd llawer o ddysgeidi<iclh 
werthfawr i bawh. 

Tiiomas Gilbs, Llywydd , 
Uavio Jones, Ys'jrifcHyild. 

6IR FORGAN'WU. 

Ar t lôeg o F'lirill, cynualiwyj Cyiumanfa Morganwg,yn y lla 
arferol yn Merthyr. Agorwyd y cyfarfod cynlaf aiu lianncr awr 
wrdi deg gan y T.lywydd j uc yn fuan galwyd um gynnrychioliad 
y <nngenau,y rhai ocddynt \n 29 mewn rhifedi, ac yn cynowyt 

o hontiriaid, 98 i* ofT'driuid, Hti o athrawon, a 38 o ddiacouiaid » 
we<li eu hedyddio er y gyinmanfa «laf, cyfunrif yn 2139, 
(heh gyfrif yr ymfudwyr). V cynnjdd cr \ luf o Ioiiuwr, yw 233. 
Yna dnngosidd y Llywydd ddyledswjdd \r holl swddogion i 
mlnaboJ eu llcoedd, ac am i hob uu beilio cymraeryd ei aruaiu 
gun ddiufol i ddyrchafu ei huiiuti, ac i feddwl ei fod ef yn addas- 
acli i lywyddu na’r hwn f\ddo wedi ei osod ; «c o’r oclir arall, aro 
i hob Uywydd i heidio tyhied ei lnman yn ihv waei, uc fod ereill 
,(au ei lywyddiaeth yn addusach i'r gwnith. Wedi hyu galwyd 
lluacro sw\ ddogion, a thiaddododd y br.twd Howeìls o Abcrdúr 
araeth Sacaneg ; ac yna terfynwyd \r oedfa. 

Wedi agor y cyfarfod am ddau, penderfynwyd rheoleiddo íîro 
M organwg yn Gynnadledd, dan yr enw Cynnadledd Orllewinol 
Morganwg (\n rynnwys cangenau Pontfaen, l>ivoi, Cwrabycban, 
Llwyni, Iiryn, Pcel, Cyfyng, Wig, Alltwen, Ystradgyulais, Coed- 
ygartli, Castellucdd, Abertawy, a Threboth) ; a b«»d Tbos. Pugh i 
fod yn Llywydd, a Hopkin Mathews nc £van Wiiliams, Cwra- 
hychan, yn Gynghorwyr ; ac hefyd fod y Cynghor i’w gynual yn 
Nghastellnedd. Yua wedi cael cynghorion buddioi, a cbylranu 
o snper yr Arglwydd, gosododd y Llywydd achos y deml yn 
Seion o tìaen y Saint, gan eu liaunog i gyfranu yn ol cu hewyllys 
i’w hadeiladu, Penderfynnyd fod John Dnvis, urgiaffydd, Mer- 
thyr, i dderbyn y cyfryw gasgliadau o bob cynnadledd trwy 
(Jymru, a’u danfon i’r Llywydd Orson Pratt. Galwodd y Llyw- 
ydd liefyd sylw yr holl lywyddion ut yr hyn a bcnderfynwyd 
yn y Cyughor o íìaen y Gyminanfo ddiweddaf, sef fod pob cangen 
yn gyfrifol i lywyddion V cynnadjcJdau ain yr holl lyfrau a dder- 
bynir ganddyut, a’r un raodd y cynnadleddau i’r cyhoeddwr; a 
pìienderfynwyd yn unfrydol i gnrio liyny yn mîaen. Yna wedi 



t DCOIiN SEIOM. 


!M 

dewis J. rbillips, Pontjtypridd, yn Gynghorwr i Wm. Phillipt, 
yn lle Thos. Pugh, cauwyd y cyfarfod fel arferol. 

Am chwsch, pregethodil atnrywiol frodyr yn Gymraeg a Saes- 
neg, yn Merthyr a Georgelown, i gynnulleidfaoedd lliosog iawn; 
ac felly terfynnyd cymmaufa nad ydya yn cofio ncmawr ei gwell, 

tV. Pnriups, Llytrydd, 

J. Dayis, Ysgri/enìjtld. 


A M U Y W I A E T II A U. 

Daogcduio Dihoelwch. — Mewu ysgol Sabbothol, yn un o 
gapeli Dowiais, yn ddineddar, rhoddwyd adnod i'r ysgolheigion 
i'w hesbonio; a’r adnod dan sylw oedd, “G»yn fyd y rhai add- 
l'wyn, canys hwynthwy a etifeddant y ddaear." Slelhodd yr 
ysgnlheigion a chael allan y dirgelwch, nee cael y gweinidog yno, 
yr hwn pan ddaelh a agorodd ei enau mewn doctbineb, ae a ddad- 
guddiodd iddynt y dirgeiwch fel y caulyu: — “Mae gan y freninew 
filwyr yn y líe hwn, onid ocsî’’ “Oes,” oedd yr alebiad. “ Ys 
trriwcir fod y rliai’n yn cael gorchymyn i fyned i ryfcl, a chael 
oii lladd yn y rhyfel : felly, trwy eu haddfwynder yu myned wrth 
y gorchyrnyn, etil'eddaut y ddaear trwy gael eu claddu ynddi." 
Dymu, meiidai y parchedig, yw meddwl yr aduod ! — A. Ctarh. 

Pi'raethineh. — Bliuid un o'r Sainl gan gyfeilles sectyddol, 
trwy ofyn iddo yn lynycb, “ Pa bryd yr wyt yn inyned i Jeru- 
salem?" Hhyw amser wedy'n, adroddai y gyíeilles, mewn carol 
Nadolig, ei bod “ yn myn’d 'i Bellile'm dref ;'' yua y Sant a geisiai 
ganddi i alw gydag ef wrth fyned, o herwydd y gailai gael cwraui 
Lyd JerusaUrn. 

Clocuyuu a Sa t. — Boddlonai un o'r Saint brofi i glocliydd 
barhad “ aposlolion” yn eglwys Crist. ar yr amraod iddo yntau 
broti gosudjail “clochyddion” yuddi. Ciliodd y clochydd. 

Dighip.— Dy wedodd merch ieuanc yn ddiweddar, y inynai hiei 
rhladdu yn y fynwent netyydd, o herwydd ei bod yn decach ac 
yn uieliacU líe nâ’r hen fynwenL 

Fewl Ehhill.'’ — D ywedir wrthyiu ni, fod y -lydd aduod o'r 
JdegfeJ bennod o lyfr Esther, yu crybwyll am ddechreuad yr 
arferiad ffol liwn. Gwell i bawb edrych yno drostyut eu hunain, 
g.iuys raae ein haniser ni yn brin, a'u Beibl dJim wrth law. 

BAHGEN. 

Os gweli rywbsth rhad a da, 

Cyramera hyu o gynghor, 

Ei fod yn ddrud am unrhyw bris, 

Os gall dy fiys ei hebgor. 


/on» patis, AUOBârrrpp, a »ki a r a-r y or|t. 




lliur. 


* 4 Dtl'WCH AI.LAN O HONt III, 
(»tr babilon) rr iihobl i. 


5 


l I) fi 0 K N S £ I 0 \. 

HBO 

&rrrn n ^aínt. 


Crr. I.] 


MAI, 18 li). 


[Pkìs &/. 


CTNNWYSIAD. 


Y M DoitUa Vi*biyd»l" T n 

Miawrfi)» y Gelyn— 

Ymadiodd l»oeihii»*'b .... 
Ymadiodd Gwjbodartli .. 

Kí)dd 

IIjíwii lachaii 

M)th) r at > Brawd J. Davls 

Y üwron t’r Coryn ...••••• 

Mr. John Pngb a Tbos Price, 

Aberdlr ~ 

Ateti Pr ncb«d 

Cofnodion Cy*»n»dleddol — 
CfO. Ddwyremtol Cyuiru . 

Mr 

S»r Caerfyrddin 


86 
87 
h;* 
yo j 


t i n. 

Sir Feirionydd I n;í 

C>n Oillewinol MtnRanwg 103 
Sìr ,ü3 

Arnrywiaethan— 

Umonade Powders * ,n4 

Cìulaw, Eira. Ülc. .. 

Clyw ! 

Dirtye Cof 

Hbyfertd 

Diaofaint Diarif.... 

Y Pi if-gopyn 

At y Gohebuyr — 

At Olygidd S>. r e r Gomeü 
L lytbyr o America.... 

Amser Cynnnanfaoedd 


104 

104 

104 

104 

104 

104 


(3) 


MEBTHTR-TYDFIL: 

arcraffwyd ac ar werth g*n j. davis, georgp.town ; 

i K W 6 RTH HEPYD 

6au î Saint r“ * 

ii w. i Dea" a’r Gogh-d'l. 


I 

i ì 

I 




AT 1 1 1 N Oo.IF.UWVU, Ac 


A/ O'yjiiJJ Stren Gotttr. — M awn ■tpbiatl i'r ht n » o fy n fxj d t( i 
nl, vn HriOn »in F»l, ynghylcli “ Orrrnorbnld y SnlmiaD," 
rvlioeJJwn » lí inlrn iJJo o'r H’cthhf Yiwir, Svr, — Vn 

cirh p»|>yr Jrlin.Mi.il nn y laf n Kbnll, vinJJ.ui|{..«o !J 
Iwnrr nm bregelhnr o'r rn* Btyllu, ya liyw yn Chrllrn 
liam. yn hudo l.cnyw o'r cnw IlolJrr,y rlial, nu« yn Jrbyn, 
a hrolTrarnt f»J yn aolojnu y n rglwya Salnl y I)v ljiau 
DlwrlJaf. Canialeach I mi j'jwryd, noj ora un o honvnt 
yn arlojau yn yr c«l«ry« hono. .Ni fu hi eriorJ yn arlód : 
fo fu rf unwnillt, onJ cnfoJJ ri y»nymuno am i;amymJJvg 
iaj rr y» Jwy llyncJJ yn ol, ojjiar ]>a bryj y uiae weji 
Rwrthwynrbu, «c arrithio yn crbyu y Saint,y rh*i ■ y»lvr 
iant y nriihrrtl waraJwy JJu» jjiwrjilar yn Jroorhliajo 
hoh cyfrrithiau, Jynol n Jwyfol. Tray oooj hyn vn 
ngholofnau elch papyr, cyllnwuwcli ueithrrj gthnwn, a 
hoJJIonwch, vr eiJ.im h vn hnrchu*, T. Urow» 

“ Brdford. Ehrill 7, IHJ9. , > 

I.I.M IIV K O AUEHICA.— Vr yJym nrwydJ dJrrbyn llythyr 
o Nrw Oilrau», oJJiwrth riu hanwyl tiapt. Jonr» »‘i Saiut. 
V inurnt wrji cyrhurdj yn ddìaugol. BwriaJai ein hruwj 
.lonr» ri gyhorJJi yn yr lijgorn, onJ liuuwui bwnw ti 
hunnn; n Rorfmlir ni i’w gyhooddi yn lyfryu gwerth ceiuiop 
neu JJny, yr hwn n JJanfnuir ymaflli »r ol, o» niJ pyja'i 
Hhifyu hwn. Cyuuwy*» hauci bob dyJJ yn ci JJydJ, ■ 
byJ.I y n Jy fryu pwcrtlifuwr i'r Saint n fwriadont yrnfudu 
Dethyniaiom liefyd Iythyr hir oJJiwrth eiu hcn pyd fruwJ, 
Tho». Jcrcmy, gyut o I.unybydJrr, yr hwn u gyhoeJJwn 
hefyd yn funu. 

Ẅ l)y »pc.l y Sdiol JJipi.n o Jôn.tu Ja yn hnrod, cauvu fe fvdd 
y l.lyfr Ilyinnau tu cu dwylaw yn fu in. M»e y dr»» beb 
ei pau rtto I JJcrbyn hy mnau newydjion o waith y Saint. 
O» n» JJutr ullun pyJu’r ltliifyn ncouf, beicr y llythyroii 
o’r Amrricu. 

Ijÿi' .McJ.lyliwu »ylwi ar M etmerifctn rn y nctuf, o» uiu tu v 
Biholl heft'J. 

J. h. — .M n r yn utiinhosthl i ni rylwi ur Farwolaethuu ruewt. 
cyhocddiuJ ttior fycliun. I’e sylwem ar neb,pwnucm byuv 
nr farwolurth cin ifyJJIawu frawd, Sauiucl MoifiS,llywydj 
Georgetown, ar ddechrcu y mis liwti. 

Ci" T. D.— O» yw V hrawd hwuw yu ymdJrrchafu trwy bregclht. 
pcthuu mawr, ac am fod yn mlurnaf yn mhob llc, mne yn 
llawn bryd idJu gael ci Jdwyu i’r Cyughor. Gwna fwv o 
ddrwg na’i werlh. 

Guhebiuelhau A. Erans, D.sp Iago, Ac., yn y nc»«f. 



UDGORN SEION, 

« 1 « 

^crcn j) ^aint. 

Rn iF. 5.] MAT, 1819. Ktf. I. 

Y “ DONIAl YSBUYDOI/’ YN MRAWDLYS Y <ii:LYK. 

" YMíDRODD DOETII INBB.’ V 

Yn awr yr ydym yn barfnl i gylwi ar “ymHíiroiî<î Joethinebr ft‘1 
y ddawn gyntaf o’r Doniau A’8brydnl,ag sv«ld yn cael ei barnu rn 
mrawdlya y gelyn. Mae dignn yn enw y ddawn hon er cael 
allan y gwirionedd am doni, i’r rhai ay’n feddiannol ar ychydig n 
pynwyr cyíTredin. Duw sydd yn ei chyfranu,ac y mne yn deilliaw 
oddi uchod trwy yr Ysbryd. Geill dyn dreulio ei oc* mewn colep. 
ae wedi y cwhi ddyfod allan yn amddifad o ymadrodd doetliineb ; 
conyg nid yw y coleg yn addasu mwy ar ddyn i dderbyn rhoddion 
p’r nef, nag yw y beudy. Y r r oedd y Groegwyr yn ceisio doeth 
ineh, ac yq ei chael ; ond o ba le? Nid oddiwrth Dduw, ond 
oddiwrth yr athrofeydd. Ara y ddoetliineb ddynol hon, yr haera 
y Mormoniaid “mai ynfydrwydd o’r mwyaf yw meddwl e» bod yn 
angenrheidiol i bregethu yr efengyl.” “ Diammau,’’ fel y dywed 
Mr. Sylwedydd fyu Seren G’omer, Hyd 1848),“ fod yr holl Apos- 
tolion, a chyboeddwyr yr efengyl, yn cael eu cynnorthwyo gan yr 
Y'sbryd Glân (trwy ymadrodd doethineb), yu yr hyn yr oeddynt 
yn ddiffyglol; megys yr oedd Crist yn annog ei ddyscyblion i 
beidio a rhag ofalu beth a lefarent pan ddygid hwynt o ílaen r 
penaethiaid, am y byddai i’r Y’sbryd Glán eu dysgu yn yr awr 
hono beth a ddywedent Y’r oedd yr Apostolion oll yn feddiannol 
ar ddoethineb yn rahriodol ystyr y gair.” D}*na beth yw doelh 
?neb y ddawn dan sylw, ac nid dim arall; ond nid mewn coîeg 



LDGOK> SEION. 


bfi 

y derbynid hi gan \r apostoliou, <*ni<io buasai gan y Oioegiaiu 
befyd yr un cystaì. Yna, y roae'r Sylwedyild, er coisio daugos 
rbagomldeb y coieg ar y dull ai>ostrdaidd o uddasu dyuiuii i'r 
weinidogaotli, yn gwneuthur “ \madrodd doethioel) ,, yn “iefaru á 
thafodau dyeithrî ' Gofyna, 44 Fa f«»dd y prege&hir yr efongyl i'r 
b\d hoh ddysgi'idiaoth, ac Bdnabyddi.n th o wahunol ieitiioedd y 
gwahanol gonedlaothau a'i preaw ylinntr’* Hefyd, 44 Os ydyu y 
Morinoniuid am wneyd lieh diioethint h, neu ddysgeidiaeth [ieith- 
yddoi, n rth gwrs], pu fodd y pregethunt ou hefeng\l i*r bydr A 
bregetìia rhai o’u pregothwyr Cjmrcig yn yr iaith SaeMmaeg, * 
hirythau heb feddu yr ü lnabyddiaotli leiaf â'r iaith hono o’r hîaon - 
()s d\ ircdant na wnant. atebaf finnau niui dyna fcl yr o«dJ yr 
apostolion yn gwneyd ; ac os ydynt yu har.lio yr un doiih'iu a 
jnpcdrusrwydd á’r dewii. 11 cyntotìg a hregethent efuneyl y deyrna», 
y mao yn rhaid iddyiit uneulhur yr tm mi>dd.” With ddwt*vd 
hyna, tyb'a y Sylwedydd nad ellir bod yn feddiaunol ar 44 ymad- 
ro-U doethineb," heb fod \n hyddysg roe\rn ieithoedd dyeithr! 
Botii a ruddid gnn yr Yspryd i'r aposlolion, pan y dygid hwynt 
o tìaen y cynghoruu ? Ieitlioedd d\ eithr, yn sicr ; c.mys ni allfti 
dim ara.l, yn ol geiriuu Mr. S., fod yn ymadrudd «loethineb ! 
B-îth bynag a lefurid inewn tafod dyeithr, yr oedd yn yniadrtHÌd 
doethiueb, wrlh gwrs. Ond aroswu \rrtk y Sylwedydd arn brawf 

0 fod rhyw un o.’r apostoìion, neu eu canlynwyr, wedi hod yn 
frcffcthn trwy gyfrwng 44 ymadrodd d)i»ethineb" y tafodau dyeiliit. 
Treîed wneyd pregethu, ns gall, o*r llefarn â ilmfodau ar y Peiite 
cnst, erbyn y deuwn i drin y ddawn o 44 Lafaru á Thafodau,’’ 
Yn mheiiacb, dywed y Sylwedydd, ‘ 4 Yn gymmaint a bod yn 
ddichonadwy i bregethwyr yr efengyl y dyddiau presennol ddysuu 
ieithoed l gwahanoi genedloedd y byd, pa eisieu eu Joniau sydd 
â’r ddawn o lefaru tafod dyeithr, fel yr oedd yr apostulion yn 
cacl ?’* Atebwn, fod cymmaint o eisieu douio glowyr a uiwnwyi 
anllyth yrenog ein gwlud, ug sy’n cyrchu i’r atlirofeydd i ddysgu 
ieithoeJd er prcgelhu vu yr oes iion, ag oedd eisieu donio pysgot 
wyr giun mòr Galiloa i'r un dyben yn eu hocs hwylhau. Os y\v 
) ii ddichonadwy dysgu ieithcedd yn awr, yr oedd yn ddichouad wy 
liefyd y pryd hwuw ; ac os gallaî Duw ddoni»» yn yr amser gynt, 
puhum lai etto? Ond dcaîled y darlienydd, nnd ydyn» ni yn crcdu 

1 Dduw ddonio neb crioed A*r ddawn o lefaru â tbafodau, i’w 
addusu at biegethu; cnuys y mae yn ddigon rliwydd pregetbu i*r 
gwahanol gcnedlocdd, trwy ddeçhreu ar y ihai sy’n gwybod iaitli 


t'DGORN SEION. 


8 1 

ru cymmjJogion. Dyna fel y mae’r 11 efengyl drftgywyddol M yn 
cyflymu dros y hyd y waith ddiweddaf hon. I’r dyben o bregethu 
felly, cynnyagaetha Duw ei weision ag “ymadrodd doctliineb," 
yr hwn a ystyria athrawon colegau a docthion dncar yn ynfyd- 
rwydri a flfolincb. Y mac yr un mor anmhosibl i Mr Sylwedydd 
ddirnad u ymodrodd doethineb” yn awr, ag oedd i*r Groegiuid 
gynt; canys trwy yr un cyfrwng, sef athrofevdd, y inuc’r ddwv 
blaid yn barnu y dciüia g"ir ddoetiiineb. Na feddylîed ncb fod 
y Saint yn diyatyru doethineb ddyn >1 ; ra »o hono yn dda yn ei 
lle, ac yn fuddiol; ond pan elo i lanw llc doeihineb Duw, ac i 
geisio gwneuthur pregethwyr iddo, yna mne yn haeidu ei chon 
demnio ar unwaith. Mae y Sainl yn cefnngi doetliineh a dysg 
eidiactii ddynol, inor bell ag y hyd lo lioh groesi docth'n ?b Duw ; 
ond pan elo dnethineb ddynol i wneuthur paboniuduu croes- 
haeriadol ar ddi ethineh ddwyfol, yna mae yn llawn bry.l i drt i y 
glust fyddar ali. Gwell gosod y ddoethineb ddynol i ddilyn y 
ddwyfol, trwy gyd ddweyd, “ Yra.wyddi«»n hyn a ganlynant,'* &e., 
nâ gosod y ddwyfol i ddilyn y ddynol, trwy groes-«l«Jweyd, Ni 
chanlynant. IV dilyuui pawb lesu Gris», lVdr, Dauî, a'r üeill, 
byddent yn Forraoniaid gwarthus; ond trwy duilyn y goleuiii 
dynol a roddir i oleuo eu goleuni tanbcidiach hwy, parha dynion 
yn Fethodistiuid, independiuid, a Bedyddwyr call a chymmer- 
adwy. I brofi ciu pwnc, annoger rhywun i bwlpudao ein gwlai 
i ddynwaredu Paul yn pregethu yr efcngyl nnghyfnewidi*»!, u 
ohyhoeddi anathema wrth bawb a bregethai rywbeth yn amgen 
nâ “ Deisyfwch v donian ysbrydoì,’* “na waherddwch lefaru 
thafodnu, ,, “ na ddirmygwch brophwYrieliaetliau,’' 5cc. ; a buai: 
y gwclid y pwlpudau yii cau pawb allan a bregethent trwy “ym- 
; drodd doethinob” yr apostol hwuw, tra byddai croesaw iddynt 
pan íi’u docthineb ddynol yn ammau ei eiriau ! Yn awr, “ Od 
oes ar neb eisicu doethincb, [yn hytrach na myned i’r coleg i’w 
hymofyn] gofyned gan Dduw." 

“ YMADRODD OWYBODAETH.'' 

Dywed Mr. SylwedydJ, “ Tehygol mai wrth y ddawn hon y 
meddylid y wybodaeth oiuwch naturiol ag oedd yn coel ei chyf- 
ranu i'r prophwyd Cristionogol, yr hwn a feddiannai y ddawn 
o brophwydoìiaeth y sonir am dani yu 1 Cor. xii, 10. Yr oedd 
V ddawn o ymadrodd gwybodacth yn fath o yshrydoliaeth i eglnro 
y prophwydoliaethau yn gywir, o herwydd yr liyn ei gelwir, yn 



33 


CDûOllN sEIO.f. 


í»eií. .\fiî, 2, yn bruphwydo. Ond wrih y dJuwn hon, y mae y Cap#- 
Junesyn f'olygu. y ‘ sicrwydd* a>» y mae yr Ysbryd Glàn yn eí 
ruddi i b)anl Ouw ou b«»d yn blant iddo, ac yn aelodau )*n ei 
eglwys. Mhwh gwrthwynebiad i hyna, dywedaf, niai yr hyn ag 
« edd yn protì iddynt en l»od yn aelndau yn eglwya Oduw, oedd y 
gwyrlhiuo ag yr oi-ddynt wedi eo gaefed eyn eu hymuniad á'r 
eglwys, neu y doniau, sef \r ott gyda’n gilydd, ag y r oeddynt 
«e.li bod yn dyation o honjrrrt.” 0>na ddwcyd rhagorol, onide? 
Os yw y (’optain yn dweyd mai sicrwydd yw “ \ madrodd gwyb- 
odaetli,*' l\bia y Sylwedydd mai pruphwydoliat'th ydyw \ A wyr 
v dynion bach h\ n an belh y siaiaduni? tíeth hynag gydd yn 
wybodueih, mae yn ddiau ei fod yn aicrwydd ; ac yw plaui 
Duw yn guyhinl eu bod yn erddo iddo, dyna wybodaeth (mt-wn 
“ ymailrodd,*' 09 mynwch), a lle bt» gwybodaeth inae aierwydd ym» 
hefyd. Lle byddo propliwydoliaeth, ni lydd yno sicrwydd nes y 
delo i hen ; a lle nu bo merwydd, uid ote \no Jawer o wybodaetb. 
Mae “ gwyboduelh*' yn dyfod i ran pob un o’r Saint, yn ol yr 
addeuid (loau vii, 17); eithr u ytnodrodd gwybodaelh” a renir 
o'r neilldu i'r aawl a ewyllysio vr Ysbryd, fol y gallont ddysgu 
i ereill “ beili aydd yn rbaid iddynt ei wneuthur i fod yn gadw 
edig.»’ Fe welrr fod y wybodaeth hon yn meddiant pattb, ond 
nud y w pawb vn cael ymadrodd i gyhoeddi eu gwybodaelh. Pa 
fodd y daeth y Sylwedydd i ddeall mai gwyrthiau oedd y atcrwydd 
« fe.ldai dynion gynt o»u bod yn blant i Dduw ? Ai gwyrthiau a 
ít'Jdyliai Cri»t yn yr Hddewid, pan y dywedai, “ A cliwi a gewch 
uybod am y ddysgerdiaeth Ai nid yr Ysbrvd Glân aydd y» 
cvd-dystiolaethu â’n hysbryd ni, eia bod yn llant i Dduw ? Pe 
gwyrthiau fyddai aicrwydd plant Duw, beth fyddai eu sicrwydJ 
pe deuai y gau-brophwydi i dynu tàu o*r n«f yu eu golwg ? 
Y rhai sydd yn gwybod eu bod yn blant Duw, nid trwy wyrthiau 
y daethaut i wybod hyny, ond trwy fod eu Tad yu rboddi e» 
Ysbryd i ddadguddio hyny iddynt. Dyaed ein Sylwedydd mai y 
“ prawf goreu i wybod pa uu a ydyw dyn yu blenlyn i Dduw 
ydyw, drwy iddo chuilio ei hunan, a ydyw efe yn caru Duw a’r 
brodyr.'* Geill llawer un chwilio ei hunan am ei oes, a charu ei 
frodyr â’i holl galon, ac wedi y cyfan lybied ei fod yn gwasanaethu 
Duw, fel Saul 0 Darsus gynt, pan yn orlid ei blaut! A all Mr. S. 
enwi rhyw un a adnabu ei hun yn blentyn i Dduw, yn mhlith y 
Methodistiaid, trwy chwilio ei liunan, a cbaru Duw a’r brodyr? 
Os uad yw y “ doniau ysbrydol yn anhebgorol anghenrbeidiol er 



CDGORN &EION. 


89 

iacliawJwriaetb,' 1 inae yn ddiau fod adnabyddiaetli ddadguddiedig 
yn anghenrheidiol ; canys “ hvn yw y bywyd tragy wyddol, iddynt 
dy aduaiod di yr unig wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti, Iexu 
tírisl." A phwy a feiddia ddweyd mai Crist yw yr Arglwydd, 
neu ei fod ef yn ei udnabod, ond trwy 4 ‘ eglurhad yr Ysbryd ?’* 
O» nad oes gan Alr. Sylwedydd, ac enwadau ein gwlad, nduabydd 
iaeth felly o Dduw a’i Fab, ofer yw eu holl gred, eu hofn a'u 
dychryn, eu rbitli gnriad, cu croes-esboniadati, eu bathrofeydd, cu 
gwyneb liir, eu parcbedigion doeth, eu tierineb mn arwydd, a’u 
casineb at " Sataniaid ,> — nid yw y cyfan yn uingeu nû dynion “ \ n 
dysgu bob amser, ac lieb allu dyfod un amsor i irj/burim fh y gwir. 
ionedd “ a cbanddynt riih duwioldeb, eitlir wudi gwudu t*i 
grym hi. ,r 

“ FFtTDü.'* 

“Ffydd" yw y drytledd ddawn svdd w«nlt y imidatigos yn mrawd- 
lys y gelyn. Mae mi dda genym um tíydd, c.tnys trwyddi bi y 
daelhnin i sicrwydd um y pethuu u oheitliirui ; n mynwn cliwnrao 
leg iddi, os gailwn. Dywed Mr. Sylwedydd fml “ ri’ydd” yn euog 

0 fod yn ffydd farw, vn fTydd wyrthiol, uc yu ífydd gadwedigoi; u*i 
bod felly yu fwy nag un. Yu »«r, gof\r,wii betli yw ti'ydd farw ? 
Wel, credu y gallwu gael uiaddeuaul pechodau trwy fedydtl, a 
pheidio ufyddhau wed’yn, yr hyn yw tfydd hrb weithredocdd. 
tìeth yw (Tydd wyrlhiol ? Dim luwy na chredu y gall Duw iach- 
àu rhywun, mor rhwydd â maddeu ei bechodau. Wtd, beih \ w 
ffydd gadwedigol? Yr uu pelli â’r ffydd ».yuiaí cyn iddi larw, a'r 
uu peth â’r uil pau inewn gweilhrediad. “ Beih Oi/nng oll a 
geisioch wrtli weddio, crtriwc/t y derLyniuclt, ac efe f\dd i cliwi," 
meldai Iesu Grist. Os hydd rhywun aio faddeuant, creded y 
derbynia; os bydd rhywun ani nei th, creded y derbyuia ; os bydd 
rhywun am }r Ysbryd yn eglurhatd, credtnl y derhynia; os bydd 
ihywuu ain gariad, creded y derbynia ; os bydd rl.ywuu am uella 
ei goes, creded y derbyniu ; os bydd rhywuu am wluw, creded y 
derhyuia ; a chan fod pob peth mewn addewid, dywedwn,os bydd 
rhywun arn arwydd, creded y derl ynia ; “ cauys pob peth all fod 
i'r neb a grçrio. v Yu awr, le ddeuliir fod eisieu mwy o ffydd i 
wella coes, nag i dderbyn maddruaut; ac fod eisieu mwy drachefu 

1 symud u yuydd,nag i wrella coes : ond pwy ddealla fod hyny yn 
gwueyd mwy uag un ffydd ? Y’ gruddau, neu y gwahanol weith. 
rediadau o eiddo un liydd, sydd yn achcsi i’r Sylwedydd, feddyU 



70 


l'DCORîí J»F.t05. 


iwn ni, ei gweled yn dair. Mae gan bawb braidd sy’n ufyddhan 
i fed ydd, ddignn o íTydd i dderbyn maddeuant; ond mao y tîydd 
hono i gyiunjuÌDl graddati gau rai, fel y gellir ei chanfod trwy y 
ddatvn o “ wahaniaeth ysbrydoedd,’’ nc y maent yn derbyn iechyd 
trwyddi y n ddiattreg, fel y gwr clolî o Lystra (gwel Act. xiv,8, 9). 
Wedi 4t giceìed focl ganddo ffydd i gael ieehyd f ,, y gocchymynwyd 
i hwnw sefyll ar ei drufd. Mae ffy»ld nerthol felly yn rodd oddi- 
nrth Dduw i rai.tra nme ereill yn gorfod boddloni nr gyminaint 
t> ffydd ag sydd eisieu i gnel cyniborlh Dnw i barhuu gydaei waitb. 
M.*e ffydd yn wuhanol iawn yn ei maintioii irewn dynion ; gall 
yr hwn 9y’n feddiünnol ar gtmmainl á gionyn o had mwstardd, 
ddweyd mai efe yw “i arall ffydd ond pwy a ddywed fod \t 
bwn sydd wedi credu yr efeuey 1, > n amddifad o rcnyn sy'n llai 
• >‘r ffydd hono ? Gronyn o fainlioli neiìlduol a ysUria yr Ysbryd 
yn rodd ncti yn “ ddawn canys V mae mor haelionus, fel nad 
ystyria ronyn sydd lawer yn llai na gronyn o had rnwstardd o 
llydd, yn deilwng o’r cnw. Ac heblaw* byny, y mae ffydd, yn 
gyffredin, yn beth sy’n cael ei gynnyrchu gan ddyn ei hunan, fel 
yr awgryma Cnst wrth dad y bachgt nyn roud a byildar, sc*f, “ Os 
gelli di gredu" (Marc ix, 23) ; ac mae ffydd felly yn ofynol yn 
mhawb er eu derbyn i’r eglwys, ac hefvd er eu cynnorlbwyo i*w 
chynnyddu, trwy dynu gvon\n i.ddiwrth yr Ysbryd ati i’w gwneyd 
yn dtlawn o ûydd. Ga’lwn gyfrif i’r Sy îwedydd palmm nad oedd 
y deg hyny a ddaethant ct Grist i’w glanhau, yn feddiannol ar 
tfydJ yn gadwedigol : yn union wedi iddynt bwy osod eu ffydd 
ìuewn gweitlirediad i dderbyn iechyd, gollyngodd naw o l'.oDynt 
tìu ffyod i farw, fel na allent gredu dim yn yçbwaneg. Pe pai- 
haent i gadw eu ffydd yn fyw, a cbredu pcthau ereiil, gyda 
chredu er cael iechyd, gallent fod yn eilhut cudwedig. Felly, 
y mae ya ddigon eglur bellacb, inai yr un flhdd a weitbredir gon 
y garddwr wrth bau ei had, gan grediniwr wrth ufyddhau i’r 
efengyl, a chau blentyn i Ddnw wrth geisio ieebyd, ag oedd gan 
Dduw ei hunan pan yn dywedyd “ Bydded” wrtb y greadigaetli ; 
g\da hyn o wabaniaeth, fod y fforüd o’r blnenaf i'r olaf 4Í o ftydd 
i ffydd,” nes cyrhaedd perffeithrwydd. 

“ DAWJÎ IACHAU.” 

Mae v dJawn uchod yn cael ei thrafod yn y llys yn fwy bon- 
eddlgaidd nâ’r lleill. gan nad ydyw yn cael ei llysenwi gymmaint. 
Caniateir iddi tnai yr Ysbryd Glân sydd wedi ei gosnd yu vr 



rncéOfts sfcion. 


ŵ» 

Cglwys, ac nad oeJd yn cael ei gneitn'ddu iiìian o honi. “ l r 
rhui »vdd yn y r i'Rlwys/* medd S , “ y ma*' yr addewid. 4 Od ocs 
neb yn eich plith yn glaf, palwed aio hcnuriaid yr eglwyê.' 
oedd OTydd yn unghcnrhcidiol yn y dorbyniwr gy&ud a'r gwoin 
yddu r, aef •cyir.mHÌni a hyn, — * galwed ato henuriaid yr eglwyi 
Ac yn nesaf, yr oedd sicrwydd yn bod yn yr iawn ytnurfenad á r 
moddion apwyntiedig. Nid oe* fethiani yn bosibl, ond eneinio ag 
oletr, u gweddio gweddi y flfydd ; canya dywcd yr adnod yn ben 
dant, ond gwneyd liyny, y bydd i weddi y ffydd iachâu y cl.f. 
Nid efallai y weddi a*i hiaehá ef ; ond ‘a iachâ y clüi'.' Nid oes 
modd llithro oddiwrth gyiiawniad nddewid, os bydd yr atnuindau 
wedi cu cyílttwni. r Dyna fel y llefura Mr! Sylwedydd am y 
ddawn hon. Galic yr henurlaid at y claf, ocdd yr holl ffydd og 
nedd yn eisieu er ei iucliâu î Ös lelly, yr oedd ccisio gan tìrisi 
gynt yu ddigon o flydd yn uhad y bachgen inud u byddarer bwrw 
alìan y cythraul (Marc ix, 2'2) j ond iaith Crist ar yr achîysur 
oedd, M Os gelli di gredu,” — yr liyu a ddengys fod Duw yn dyagwU 
ffydd yn mhawb sv'n aliuog i’w gweíthr«*du. Ni sonia y Syiwed 
ydd fod y ddawn iacliâu “ i arall fel am y donian cieill; ac v 
mae yn hyny yn dangos cyfrwysdra nid ’bychan. MeJdylla y 
gall pob claf yn yr eglwys gael ieohyd gystal á neb, onJ gwneath. 
nr y gorcbwyl bach o ulw yr lieuuriaid. Ond, efaliai nad oedd 
neb yn dygwydd bod yn glaf, ond y rhai a feddenl y ddawn ; neti 
efallai mai yr henuriaiJ yn uuig oedd yn feddiamiol ar y ddawn 
hono. Nad beth am hyuy, medJiuunai y cloffo Lyslra y gyfryw 
ddawn ; a tlirwyddi hi y derbyniudd bwnw y fendith. Mae ado- 
•ewid i bawb, ar aramodau, ac yn ol cwyllys Duw,i dderbyn iechyd 
trwy eneinio a gosod dwylaw, yn enw yr Arglwydd; ond nid yw 
yn rhesymol dysgwyl Uwyddiant ar bob achlysur. Egîura y par- 
had o eiriau Iago (pen. v, ]5, 1C) yr achos o hyny. Ar ol u A 
gweddi y ffydd a incha y claf, a’r Argìwydd a'i cyfyd ef i fyny ; * 
darllenir fel hyn — “ ac os bydd wedi gwneutbur j'echoJau, bwy n 
faddeuir iddo. Cyffeswch eich camweddeu bawb i’ch gilydd, a 
■jwciddiirch dros eicli giiydd, fel y’ch iachaçr. Llawer a ddichon 
tacr tcetldi y cyfiawn,** Fo welir yn u«r pa faint o bethau sy'u 
anghenrheidiol heí'yd, gyda iC galw’’ yr henuriaid, i’r dyben i 
dderbyn iecliyd. Nid yn unig tuae yn ofynol cyffesu beiau rn 
gilydd, ond rhaid gweddio dros ein gilydd hefyd; ac uid rhyw 
fath o weddio a ddichon wneyd y tro, oud tacr weddio, a h\ny nid 
gan neb ond y cyfiaicn. li Liawer a ddiclH•n ,, gweJJiau iclly, ond 


r , *G r »m •mH. 


<12 

ìii diH'wedír y liyddanl vr> si. r o lwr«Mo boh tro Däi» /«s yr hrn- 
or.ld vijr t»fynol cyn llwyddo, ondJ dyhon cyfanryddiedau I»p<*. 
Niù ydyra ni vn en-yllyaio fr« npnthur r)ti«v yn 'telwyddoyr yn ei 
iiddcwid, rncpys yr ymdrerha y Sylwedydd vrneyd (canys ui rydd 
iiu prnwf i Diitiff dynu oi addewid yn oli ; ciihr ewyllysio dangros 
y«ivm mai ar ddynion y porphwys j hni fynwhaf na hyddent yn 
derbvn yr hyn a ofynant yn cnw yr Arelwydd, ac mai doethineb 
vn Nuw v\v peìdio rhoddi i’w blant hob lro y ccisiant. Pe pwir 
rhepvmcg afrcsymol y Sylwcdydd, “ nad oes fethiant yn hosihl. 
ond eneînio at* olcw, a gweddio gsreddi y flfydd,*' ni fiL-i'-ai neh ® 
hlant D iw yn marw, j>e galwent atvnt henuriaid yr eglwys pan ▼ 
cawscnt cu cymmcryd yn glnf! Mae y dull yna o ymresymu \n 
annheilwng o ddyn ay'n rhwilio am wirior.edd ; gadawer ef i’r 
rhai sydd yn rhwilio am hoh twyü, ond twyll cu hunain. O hcr 
wydd fod Capc. Jones yn dwey 1 fod “ rhai aelodau mnr weinjaid, 
fel na allant dderbyn iechyd nr unwaitli, fel Timotheus ac ereill 
pynt, ac fod \n rhaid parhau i weîayddn iddynt. ac i weddio vn. 
daer drosfynt,’* gofynn, “ A oea rhyw rai o lionynt yn fwy gweio- 
iaid na’r rhai yr oedd Crist yn cu hiachùu gynt ? A oes rhai <s 
honvnt yn fwy pweiniaid na'r wraig a*r gwaedlif arnî,** &c. ? Ai 
pwraig tron oedd yn dweyd, “ Os cyflTyrddaf â*i ddillad ef, iach 
fyddaf ?*' Pan oedd Crist yn “ gweled eu ffydd hwy,** yr oedd yn 
iarháu fynychaf; nc nis gwyddoin ni am un cnghrai(Tt lle y gellir 
dweyd na<l oedd ffydd gan y derbynydd, oddieithr fod y cyfryw 
yn fa-w nen allan o’i bwyll. Y ffordd oreu i ga* 5 ! allan pa un 
u oeld ffydd gan dderhynwyr bendilhion, yw darllen y Testament 
Newyd 1, a threio drosom ein hunain yn yr oes hon, am yr un 
hendithion. Ond peidiwn meddwl mai rliyw Iesu Gristiau oç 
apo^tolion yw henurinid yr ces hon, ntwy na’r rhai gynt ; mae 
eisieu rhyw reswm yn mlioli pcth. Dywed Mr. Sylwedydd yn 
mhe lach ynghylch geiriau Iago, fel hyn : — “ Ni raid petruso nad 
oedd V sicrwydd mwyaf am yr iachâd yn yr iawn ymarferiad a’r 
rooddion, ac nid oes hancs iddynt fethu crioed yn ocs yr apostol- 
ion ’* Os nad oes genym linnes iddynt fcthu, r.is gwydilom ni am 
un hanes ychwaiih iddynt Iwyddo, trwy eneinio a gosod dwyla»; 
a gaìlwn hetruso yn fawr iddynt fethu yn aml, ie, yn aml iawn. 
Os oedd y saint hryd hynv yn ufyddhau i eiriau Iago, y mae yn 
rhesymol meddwl eu bod yn galw yr henuriaid atynt, pan y bydd- 
ent giaf; nc os neddynt yn derhyn iechyd bob tro i.eb fethu, nid 
oedd bosibl fod neb o honynt byth yn marw! Ond, ai gwir hyny 1 



CBGORN SEI >N. 


Ŵ 

0 ìierwyJd fod y aaini \n bnrnu fud Timoiheus .1 Trophiinus 
wedi melhu derbyn iechyd lrw v vr ordiuliiul, gofyua y Sylncdydd 
ain brawi'i üono gael ei gweinyddu «rnynt; a dywedu gyda Ilaw. 
4 ‘ fod gan yr uposlolion bawl i gyli »eddi mclMitbion, yn gystal A 
bcnditliion, uacbbou y rbui y barncnt yn deilwng .** Mae yn wir 
na allwn roddi lianes i’r ordinhad guel ei thrcio ar un o honyntŷ 
oud gall pu>vb weled n&d melldithio 1 imotheus oedd I’aul, p.m yn 
ei annog i ymarferyd gw in nt ei gylla.u’i fyuych wendid. Ymofyii 

01 wella rywflordd ocdd i’aul; u ümty ei fod yn annog meddyg- 
iaeth at hyny, yinddengys fod yr ordinhad wedi nielhu. l’aham 
*ia ddywedai I’uuì wrtlio i:di nlw yr henurUid, os oed«l yr ordinhad 
5 u sicr o lwyddo bob tro, a; yutau yn diiuuno y fendith 0 itchyd 
iddo ? Y rnue melhiant yu dilyn yr ordiiihnd pan Iteb ddigim o 
ifydd; ac y mae y« gaduel troôeddwyr yn lynycli yu weiuiaid uc 
yn llesg, a llawer i huuo. (I Cor. xii, 3 ü.) Muc yn ddrwg g* i m 
i ddwcyd, ua ŵ\ r y Sylwedydd dditn ynghylcli y “ traddodi i 
Satau, 1 ddiuyslr y cnawd, fel y biddai yr ysbtyd gudwedig ; ar 
y mao yn ddrwg genyut befyd, nad yw ef yu wrtiiddrycli ndJna i 
ddorbyn gwybodacth am bethau feìly, trayu melliu derbyn petha*: 
îlai. Dywcd Mr. S. befyd, tnai 44 ar y rliai yr t>ed«I yr Apostoliui: 
\d cyliooddi y bornau, yr oedd y ddaw» hon i gatíl ei gweinyddu, 
li. y., aren htdifeirwch um eu bui, a’u cyfuddetíud o’u camsycied,* 
ac \r oedd yn atcb y dybeu hefyd yn wusiuü.'' Yn tnha le cafod 1 
y Sylwedydd ofuel ar y wybodaeth hono,tybieJ ? Mur aliesyrno) 
yw haeriadau fei liyn. Cymtuainlá hynu am y ddawu iaehâu. 


LLYTHYR AT Y BRAWD J. D.WIS. 

“ Viti«ni alH-ur tt'gendo." 

Anwu Fbawü DavI6, — Y' trydydd gofyniad o’ch eiildo, yu 1 1 > ' 
somn Ebrill, ydyw, “ i’a faint o ddaioni a wnaetb Roberts o 
Rymui, a Davie6 o Ddowlais, wrth ; rêitbio vn orby-fi y Saint 
Llawer, meddaf, mewji Uawer dull a modd. . Gyda'r ug»*itii»iu 311 
Merthyr u Dowlais a allant dystio mai y ddau uchod l’u yn oGer 
ynau i agor eu ìlygaid i gunfod gwirioncdJ y Suiut, y raac amryw 
yn Aberdâr, ac yn eu pliili yr ydwyf, sutwn ysbryd dioìchgar i 
Dduw, yu rliesu fy huu ; a gaìlaf dystio yu eofn yn nydd v fai-n r . 
mai Adolygiad y brawd Capt. D. Joncs, ar Ddarlith Roberu o 
Rymni, a fu yu foddion i’m liaigyhoeddi o dwyll y grefydd ag yr 
oeddwn yn ei phroffesu, ac,fel Saul,yn dwynsel mawroh phlegiJ • 



t'DC-OUJí fKfOît. 


$4 


Ni wyJdwn i braidd ddim am y Seintian, nau crefydd chwaith, 
ncs i’r l*arch. W. K. Darics ddyfod i AberdÄr,i ddangos eu twyll ; 
ond rr syndod i’m meddwl i, pi fwyaf yr oedd yn gwaeddi, gan 
ergydio’r beibl a*r pwlpud, “ Mawr dwyll, uflfernol ragrith, a 
thruenus dywyllwch Sataniaid y dyddiau diweddaf,*’ mwyaf i gyd 
oedd cgwyddorion y Saint, fel pelydrau y dwyfol wirionedd,yn 
ymddyscleirio, nes gwneyd i mi ddechreu credu, os Sataniaid oedd 
y dynion hyn, fod mwy o wirionedil dwyfol y beibl gyda’i tntanic 
ìfia}fsti/ y nag oedd gyda’r gref\Md ag yr oeddwn i yn ei phroíTesu. 
Aincanai ddinystrio egwyddorion y gw irioncdd, trwy ddrwgliw io 
cyromeriadaii y rhai a’u proft\scnt, a thysiiolaethau eu gelynion. 
Nid oedd hyn yn fy ngolwg ond ynfydrwydd, ac ynfyd V cylryw 
fonsai yn eu credu ; canys y mae digcn o tíeithiau i’n dysgu nad 
yw tystiolnelhau gelynion ddim llai nà thwyll a dywedyd auwir 
edd. Dangosodd ei gynddarcdd yntau yn y pwlpud, ei fod yn 
elyn marwol iddynt. Penderfynais innau beidio credu, na bamu, 
iips cael gwell seiliau nag hueriadHU ly ngby fuill, ymenydd pa un 
yn ddiau a feddalliawyd gan dâu y uwyd ddigofus oedd yn 
gweithio nes benvi’r cliwys flTrothog o groeu talcen, pe caw*ai 
chworae teg i farnu yn ddiduedd, fuasui, o bosibl, yn adduru ►*! 
gwirionedd. 

Y Parchedig Mr, Iloberts, Ilymni, u ddaelh aiiau ur ei ul. Yr 
oedd Davies wedi ugor flenestri go eung i oleuni y guirionedd, 
fel ag y raae yn yr Iesu, i dywynu ei lcwyrch nefolaidd i’r carchur 
tywyll o draddodiadau ynfydrwydd ag y bum ynddo yn agos i 
ugain mlynedd. Ond mi íethais yn deg a dryllio cadw\nau 
unwybodaFtli, sd secturaidd. a cbadarii ddôr cywilydd, nes i’r 
Parch. E. Roberis dtlyfod allun á i draethawd yn erbyn Mormon- 
iaetli, i’w me'thyru a’i chladdu mewn tir anghof am byth : eithr 
parch tragwyddol i’w onw, le ddrylüodd gadwynau ei sect oddiam 
danaf, y rhai vn y diwedd n fuasent yn fy nghaethgìudo i golled- 
iga°lh, am ddrsgu, fel y Pharese.tid gynt, orchymynion dynio* 
yn ddysgeidioeth, gau ddiystyiu cynghor Duw. Y mae yn wir 
fv mod wedi cael fy medyddio, meddai y sect rg yr oeddwn yn 
perthyn iddi ; ond nid oedd hyny yn awr yn fy ngolwg ddira llai 
uà “ Cwrddaist â Ueidr (vn mecldiannu cymmeriad ac awdurdod 
nnd oedd yn perthyn iddo), a chytunaist ag ef oblegid, yr oedd 
Roberts, erbçn hyn, wedi agor flordd i mi ddianc o rwyd adarwr 
cyfrwys Gehenna, i gaslell teyruas Mormoniftetb, i fod yn un o’i 
deiliaid dedwydd u òiogel byih ac yn dragywydd, er gwaethaf eei*. 



tîDGORX 8EION. 




bjd, cnawd, a diafol, vnghvd â’i holl ddeiliaid crefydtlol. '* Ea 
i utritate causa pendetur •'* 

Y raae yn air fod ymarweddiad parchedigion crefyddol yr oea, 
er ys blynyddau hellach, wedi dylanwadu cyinmaint ar fv meddwl, 
nes oeri y cariad oedd genyf tuag atynt, a’r ífydd oedd genyf 
ynddynt fel gweision L)uw, serch fod eu hymddygiad tuag at eu 
praidd tlodion, yn eu profi yn dehygach i lleiddiaid, &c. Drwg 
cedd genyf, tra fum gyda hwynt, weled eu trachwont arianol. 

Er enghraifft, yr oedd V Parch. , Dowlais, yn dweyd wrthyf 

on tro, M Os cyntiygir i mi bum punt y flwyddyn, mewn rhywfan 
yn fwy nâ'r hyn ag wyf yn bresennol yn ei fwynhau, mi a adawn 
y lle yr wyf yn y fan.*’ Beih, meddwn, all hyn fod, ond caru y 
enuf yn fwy na'r praidd, yr aur yn y deml yn fwy na'r denil, y 
rliodd ar yr allor yo fwy na’r allor! Dim gwahaniaetb am y 
praidd, y deml, na‘r allor yn Dowlais, ond cael pum pupt mwy 
mewn rhyw le arall. Chwi weithwyr diwyd, cah'd, helbuìtis 
Dowlais, a ydyw y fath ddyn yn deilwng o’ch ymddiried, ira yn 
ol ei dystiolaeth (f**l y tystia dydd y farn), y mae pum punl y 
flwyddyn yn fwy yn ei olwg na’ch eneidiau, eicli teimlau. a’ch 
allorau 'J'rueuus meddwl fod allorau a themlau Duw, ac eneid- 
iau anfarwol, yn llai eu gwerth yn ngolwg eu dysgawdwyr, nâ 
phuin punl y Üwyddyn! Beth, meddwn gyda syndod, fe fyddai 
y ganfed ran o berchyll mocb, yu fwy eu gwerth nú holl eneidiau, 
temlan, ac allorau dysgawdwyr y werin yn Nowlaia! .A geir 
enghraifl’l o’r fath hyn yn mhlilh y I'hariseaid, ag y cyhoeddodd 
lachawdwr y hvd »ae tragwyddol uwch eu penau ? Idawer i 
golegan a ddarfu y tlodion ei gynnal am dair blynedd, i ddysgn y 
doctrine of Theology froro creation to the day of judgroent, Eng 
lish grammar, a litlîe Greek, Hebrew,and a littîe I,aiin ; a!l verv 
w-ell, so far. Mi garaswn gael y fantais ddysgeidiol fy hnn, ond 
nid ar gost tlodion, ac nid nr gost dweyd ar ol llaw, “ Ni phregethaf 
yr efeugyl yn rhad i’r tlodion, serch bod genyf gannoedd o bun- 
nau y tìwyddyn. M Byddai yu well genyf ddryllio ceryg yr heol, 
na gwneyd hyny. Tost ydyw ymhelaethu, a dweyd fy mhr«*fiad 
yn rahellach tra yn eu plitli ; ond gwell dweyd y gwir, canys t 
mae dydd y cyfrif manwl gerllaw ; ac os na ddywedn» v gwir, IV. 
•fynir eu gwaed ar ein dwylaw ci, raegys ag y gofynir gwaed eu 
cynnulleidfaoedd ar eu dwylaw hwythau. Besides, brother Davis, 
you know that they delight in circulatJng a)l manner of lies about 
; let tbeua do so ; we will also circulate tbe tntth abont thetu^ 



IDGORN HüiOH. 


$6 

and lime « ill crown thc iatter, as usual, with the wreath oí tictury. 
Llawer gwaith y raeddyliais, wrth gìywed a darllen eu celwyddan, 
y x>ail] aiu y llall, yn nghyhoeddiadau raisol yr oe», fod yn rhaid 
focì eu cydwybod wed'» ei serio, megys á haiarn poeth, fel nad vw 
yn ryfeddod genyf fod y cyfryw a allas-ai gyhuddo eu gilydd ya 
gyhoeddus yn ughyhoeddiadau yr oes, á phob enw ac anwircdd, 
yobydig tlynyddau yn ol, — yn bollol rydd i wneyd yr unrhyw yn 
awr ar gymmeriadau y Suint. Dengys hyn i’r werin eu cymmcr 
iad yn ei luu a’» liw priodol. 

Pau yn eu eanol, yr oeddwn fel I,ot yn Sodom, mcwn ygbr\d 
blinedig, wrth welcd eu hysbrydoedd chwyddcdig ymffn>stgar, mor 
lawn o serch hui»anol, r.es gwneyd i mi ofni mai hollti a wnaent, 
fel y llyffaint oedd ara gyrhaedd raaintioli y tarw. Yn ngwyneb 
pob groesaw, yr oedd eu balchder a’u hanniolchgarwch gymmaint, 
nee gwneyd i rai a chymhar fy mywyd gredo eu bod yn tcilyngu 
y cyrameriad o fod yn nnianol, yn uugharedig, &c. Pwy o holl 
dylodion Cymru, ag sydd wedi porthi gwir y 44 moes’* tragwyddoi 
6 miloedd o brydiau o fwyd, sereh bod hebddo lawor tro eu hunuin 
— pwy o bonynt oll a all dystio iddo gael cymmaint ag un pryd 
jn d? Pan or daith yn ncwynog, sychedig, a blinedig, a feidd- 
iaut ulw gyda’r parchedigion hyny a fu gymraaint o weiihi#u yn 
gwleddu ar eu bwrdd ? Ocli fi! fc fuasai golwg gwruig y parch- 
odigyn ddigon i dori calon, a gwneyd i'r teithiwr blinedig i ddewi* 
byw raewn newyu nes cyrhaedd ei hen fwthyn, gau gredu fod 
llettygarwch esgob (fel y doniau ysbrydol a grym du \ioldeb) yn 
heth a fu, ac nid y w ; pau mai y cyntaf, efallai, fuusai yn ei 
roesnwi aìref, â’i weniadnu gwenitithus, fuasai ihyw barchedig, 
a rhyw atori fachlyd yn pysgota swllt y dyn tlawd at “acbo* da 
a iheilwug;’ ac ar yr un amser yn cyhoeddi ci anathema ar y 
cyfryw a uluuut hwy yn Jacks, gan osod eu cymraeriad allan 
gyda’r gwawd a’r diystyrwch mwyaf, am eu bod yn syllta ac yn 
bwyta y tlodion i fyny ! A dynwyd HAcness erioed raor berffaith 
;Vr tebygoirwydd sydd rhwng meddwl, barn, a bywyd peirch.yr 
oes, a’r desgriûad o honynt yn y dyddiau diweddaf a ddarluniwyd 
gun apostoliou Iesu er ys deuuaw cant o dynyddau yn ol. Onid 
ydynt fel y gau ddysgawdwyr gjnt, yn gweddio am arw vdd,ac fel 
liolial yn ymofyn gwyrth, hyd y nod o’u pwlpudau, gan ffoeddio 
y gair nesaf fod oes y gwyrthiau wedi darfod. Yna y gair nesaf 
yn y weddi yw gweddio ar en Duw am “ Iwyddiaut, a dynoethi ei 
fraich gadarn yn awr fel cynt.” I3etb yw hyny ond daugos ei. 



FpnORN SKIO\. 




)llu niP«n modtl poruwcb naturiol yn »« r fel cynt ? Yv.ii “iacliÂu 
y clcifi 'n, portlii y RweíMwon a*r amddifaid, yn n«r fel cynt Y 
mac yn sych i&wn, aV mncsydd yn llcfain am wlav ; j'orcliymyn 
iddo ddisgyn yn awr f«*ì cynt: ncu, y mac yn ulyb iawn, n 
fTrwytbHU y ddacar yn pydru ; gwasgara y cyroylau, a gprihymyn 
»*r banl dywynu yn awr felcynt; cayiys Duw anghyfncuidiol 
ydwyt, a’th allu yr un, a diin ond dywed y gair, &c. Mae y 
pla ofnadwy yn difa eiu preswylwyr yn ein bymyl ; (>, bydded i 
ti ei nttal vn nwr fel cynt,'* &c. O, Gymro, pwy ydyw ▼ rhag 
rithwyr, y twyllwyr, a’r ynfvdv»n, ag y mae plant bacb yn decbreu 
canfod eu bynfydrwydd yn eglur. iMeun taro yn gweddio am i 
Dduw ucilbredu yn nwr mewn modd gwyrtbiol fel cynt, yn gysti l 
•i ymadrodd ft neb o’r Saint. Fe ddangosodd Ysbryd Duw i’w 
ueision gynt, gyromeriad y cyfryw ddysgaudwyr yn y dyddiau 
diweddal', “ yn tori cyfuinmod, yn enllibaidd, yn angbymmHsur, 
yn anfu yn, yn ddiserch i’r rhai da, yn fradwyr, yn waedwyllt, Tn 
cbu y.ìdedig, yn caru melys cbwant yn fwy nag yn caru Duw; r 
cbanddynt rith dmrioldeh , eitbr yn gwadu ei grym bi,y rbai hju 
gocbel di," yr byn a wnaethym, a’r hyn a wnaf trwy gyrohorth 
Duw bytb fcythol Deua protector noster. Ac os caniatfwch, fe 
gaiff ein Sercn wiw lewyrcbu eu darluniad, a’i vdganii t nid oGat r- 
dyf i Gaergybi, ond trwy bob bro, ac ar bob bryn lle y bydd® 
Cymro, a llygaid i weled y darluniad.a chlustiau i glyued eu ded- 
fryd, os na edifarhant yn fuan, a chredu vr efengyl, a rhoddi 
ufydd-dod i'w chyfreitbiau, a chyraraeryd eu bedyidio »*r maddeu- 
nnt o’u peclìodau, feì y derbyniont ddawn yr Ysbryd Glán ; oblcgid 
er cysur iddynt hwy, y mae y gair yn wir fod Iesu Grist wedi dyfod 
i geisio ac i gadw pechaduriaid, o ba rai penaf ydyw y cyfryw a 
ddarluniwyd. Mi fum i yn eu plith yn meddu yr un cyraraeriad, 
a pliawb yn fy nghanmol ara ysbryd baelionus, &c.; ond, diolch, 
yn awr mi gefais drugaredd, am i mi yn ddÌ8rwvbod erlid pobl 
Dduw, trwy gredu eu hanwireddau hwynt. Tua deunaw mis yn 
ol, y cefais y fraint annhraethol o gael aelodiaeth yn eglwys Ie6u 
Grist, yn mhlith y Saint, ag svdd yn derbyn lluniaeth ysbrydol, 
▼ bendithion dwyfol a addawodd Iesu i holl aelodau ei gorff 
gogoneddus ef ; ac oddiwrth fy hen gyfeillion, cefais ddigon o 
auwiredd erlidgar a phob drwg air. Yr wyf wedi bedyddio dros 
100, oll yn meddiannu sicrwydd ffydd, a llawer o honynt yn preg 
ethu yr efengyl yn nghytìawnder ei bendithion. 

Yr eiddoch, yn rhwymau yr efengyl dragwyddol, 
Aberdçr, Mqì 10,1849. Wg. Howklw, 



Ç Dü(»RK ÄBlOi. 


W> 


V G>N RO.\ A'R CORYN. 

ì n Ifitofd-celyddon, dewr fr**nin y wlad, 

A at th a’» hi urfog i yuiludd uiewu câd ; 

Wilwriai dros dynu’r imbynaütli i lawr, 

A’i elyn a'i rhwyetrai â gallu tra raaur. 

Er ymdrech y gwron ar hyll faes y guaed, 
ì n nchos gwiwglodus iawnderau ei wlad ; 

Er iddo ef frw ydro yn ddewr n diludd, 
lihoi fyny goriyddodd — fe gollodd y dydd. 

*Nol hyny aeth eilwaith a’i obaith yn gry', 

Y troi r fuddugoliuetb yn odiueth o'i <lu ; 

Ond «»r siomcdigaeth, trodd allan yn bnnld, 

Rhoi fynv gorfyddodd — fe gollodj y dydd. 

Aeth wedy'n i gynnyg mewn liyder ddifreg, 

(iMii foddwl gwnai enuill y frwydr yn deg, 

Ond etto, er cyrchu, ui siomi fe ga’dd, 

A llaẁtir o’i lilwyr a gawsant eu lladd. 

Y breniu ueth etto yn wroi i'r uiaes 

I yiuladd â’i greulon elyniou hyli cas ; 

Ond, er ei wroldeb, ei hyder, u’i íTydd, 

Fe’i uecbwyd ef eiîwaitli — fe gollodd y dydd. 

Fel byu ei amynedd barbüodd yn deg, 

Nes yinladd yn wrol un frwydr ar ddeg ; 
l\»b tro y bu’n brwydro, fe gollai y dydd, 

Ac ’nawr mae’n dychwelyd á’i ddwyfron yn brudd. 
Wrtli ddod tuag adref, fe deimlai’n dra blin, 

Ac aetb i ryw ’sgubor i orphwys ei hun , 

Fan hyny’n ofi.lus darfyddodd ei ffydd, 

Y byddai byth iddo c»f ennili y dydd. 

Pan oedd ef yn gorwedd yn llesgaidd i lawr, 
Rhyw goryn a ddenodd ci feddwl yn fawr ; 

Hwu wclai yn driugo ei reffyn i’r làu, 

Er hyny yu methu a cliyrhaedd y fan. 

Y coryn âi eiiwaith i ddringo ’r un modd, 

Ac yna y gwron o i eistedd a drodd ; 

Ond yntau, o herwydd ci fod yu un gwrm. 

A fetliodd drachefu â chyrhaedd i’r làu. 

Cynnygiai yn gysson i gyrhaedd y nnd, 

Oml ar ol pob cynuyg i lawr ’roedd yn dod ; 

A’r brenin, wrtli weìed amynedd mor fa«r, 

A dd’wedai, Mi gwrddais â brawd imi ’n awr." 

Y corynbach etto ymdrechu a wnai, 

Er fod ei alluoedd ef wcdi gwanhau ; 

Ac ar y ddeuddegfed cynpygia l fe aelh, 

A chyrhaedd ei amcan dewisol a wimeth. 



ÜDGORN 8E10X. 


90 

Àr hyny Rorch’mynodd y brenin yn llon, 
l’w fyddin ymgynnull yn wrol o’r bron, 

A myned i írwydr — t*r bod yn dra plirudd, 

Ond lrwy fawramynedd, ennillwyd y iîydd ! 

Cliwychwi sydd yn gwrddio, heb lwydd areich gwuitli, 

Na roddwch i fyny nes Ireio sawl gwneth ; 

Os roeddwch amynedd, fe lwyddwch, mi wn, 

Gwnewch gofio aroynedd v breniu gwiw hwn. 

f. M. 


MH JOHN PUGH A THOMA9 PRICE, ABBRDAR. 

AT OLYOYDD t'DOORN 8LION. 

Syr, — Ar y 30uin o Ebrill, daeth Rhifyn o’r Udoorn i’m llaw 
fim y uiis hwnw, vn yr hwn roae gcnych ychydig sylwadau utaf 
tnewn modd pei9on<d f yn y rha! y cyfeiriwch at lytliyr a d lanfon- 
ais «t Mr. J. Pugli o AherdAr, i dtlerbt/n chaücnge oddhrrt/eu r/ \ 
nc nid i *' roddi cynnyg dyfod i ddadlu’* ag ef, fel y dywedwcl» 
i hwi. Ni fuioîwn h<t!i \n m< ddwl rynnyg dadlu â John Pugi), 
m»g un dyn yn n eddu y cy flely b gymmeriad ag cf. Betb! a ytr 
John Pogh wedi ciîio o’r maes eisoes ? A yw wedi cyfnewil ei 
fediiwl qu) ddadl gyhneddus? A famodd ef “ mai pwyll yw y 
rlnm tweu o wrolder” yn y pwno liwn? Oni funsai \n gnredig yn 
y rawr i roddi gwybod i mi ci fod wedi llaesu llinyn ei fwa? Ni 
w\ddai ef falnt o ofn, dychryn, ac arswyd, a ollasai fod wedi 
llottyu dan fy romn er pan dderbyniais ei challcmje. Peth ofn- 
adwy, j'o dygwyddasai i mi farw rhog ofn dydd V frwydr, a’m 
gwraig nuwyl i ddwyn cyhuddind o ddynladdiad (rnansUwjhter) 
yn erhyn Ihigli n i challenje • Ond, ar eich cynghor chwi y muc 
John Pugh wedi cuddio ei berson dan fantell dew y Golygydd — 
Ve, y Golyjndd — y dynsuwd a fedda yr hawlfraint oruchel o 
ysgrifio yn holl awdurdod y gair ni. Buasai yn gallach iddo 
ymgynghori âchwi, cyn daufon ei challenge ymffrostgar, — ac yn 
neillduol cyn ymffrostio, ar draul anwiredd, fy nmd, rhag ei ofn, 
wedi gwrthod derbyn ei challcnge, Y gwir yw, Mr. Golygydd, 
moddyüodd Mr. Pugh, yn ol ei ddywediad ef ei hun, y hunswn yn 
gaditel ti lythyr yn hollol ddisylw ; ac yna cawsai ef a’i frodyr 
yinffrostio ar hyd a Ued yr ardal, “ fod gweini«log y Bedyddwyr 
ag ofn dadleu â John Pugh.*’ Dyna y gwirionedd, onide, Mr. 
Pugh? Rhowcli chwarae tcg i’ch cydwybod, am unwaitli, i ateb 
yn ol gwiiionedd. Ond bu gweinidog y Bedyddwyr (druan o 



l'DGORN SEION. 


100 

hono) mor ffol à chredu fod y cawr yn ddifrifol. A beth oedd yn 
fwy naturiol, wrth weled y dyn yn sefyll yn ei lawn hyd, a’i gôt ar 
lawr, a’i siaced fach yn gorwedd wrth ei draed, a llewys ei grys 
wedi eu torchi hyd yr ysgwyddau, — ac yntau yn tacru ei fod yn 
dyfod i yinladd â rai yn enw Duw byddinoedd Israel? Ac er 
tawelu y bacbgen, boddlonais sefyll i fyny er newid yobydig o 
ergydion ag ef. Yr oeddwn yn baruu, yn ddystaw bach, raae 
ychydig, le, ychydig iawn, o ergydiou rheolaidd fuasai yn gwnoyd 
ci dro. Und och fi ! y fath sioinedigaeth ! “ Nid oeddwn i," 

tuedd Mr. Pugh wrth David Hughes, “ uid oeddwn i yn raeddwl 
y b’asai Price yn gwneyd un sylw o’ra lly tbyr ;** u gallasai ych- 
wanegu, “dyna oeddwn yu obeithio hefyd/’ 

Yn a\.r, Mr. Uol., gan eich bod chwi wedi cymmeryd yr achos 
o law Mr. Pugh, a i ddwyn o ílaeu y cyhoedd, uc ain newid dnil y 
ddadl, legwch i rai ac i'r cyhoedd, /ydd i cliwi yu gyutaf oll gy- 
hoeddi yn yr Udgohn lythyr Mr. Pugh ataf, a’r llythtr a ddan- 
fouais raeuu ateb iddo ; felly y deallir dechreuad y fusnes hun. 
Yr wyf yn dyrauno hyn hefyd, atu fod John Pugh a'i gyfeillion 
wedi bod raor ddiwyd yn taenu auwiredduu disail u raaleis-ddrwg 

0 barth y llythyr a’i gynuwysiud ; yna cUìawnder yw i’r ddau 
lythyr weled goleuui \r uu pryd ur wjneb y “ Seren,'* Wedi 
hyny, derbyuiuf eich chaUcnyt chwithuu,ar y lelerau a gyuDygiuis 

1 Joliu Pughe yn )r atebiud a ddanfonais i'w challenye ef. Nid 
ues genyf \vrlhw)iiebiad i ddwyn y ddadl yn ralaeu trwy ysgrifenu, 
yulledadlu wyue.b yn wyneb, ond cael chwarae teg. Ond nid 
yw yi\ arferiad i ohebydd gyuual dadl raewn cyhoeddiud, â Gol- 
ygydd y cyhoeddiad hwuw. Mae gorraod awdurdod yu llaw y 
Golygydd i sicrhau chwarae teg i ohebydd. Oes, mae awdurdod 
rhyfeddol yn y gair wi. Dywedaf etlo, N’id oes genyf wrthwyn- 
ebiad i gyfarfod M “ Udgom Seion,” ar dir teg. 

Ni chaf wueyd un sylw ar eich ysgrif ur u Athrawiaeth lied • 
yddiaduu'’ yn bresenuol. liydd genym lawer peib i*w drafod cyn 
dyfod at “ Aihrawiaeth Bedyddiadau.*’ Uotìwch, nid wyfyu 
ineddwl neidio o fan i fun gyda chwi, rawy na gyda loan Pugh. 
Gwell cyraraeryd tipyn o bwyll, a cliael tipyu o drefn. Fel cotìeid- 
wyr crefydd new ydd a gwahanol i’r hyn a gredir guu fwyrif y 
byd crefyddol, raai “ baicli y prawf” yu gorphwys gvda chwi. 
Yna raae yn rheidiol i chwi ddechreu yu y dechreu, betli bynag, 
os nad y\v yu ofynol i ddefuyddio ysgrif ueu ddwy er sytuud 



I’DÜORN 6EION. 


101 


troftith yr ysgarthion a ddichon fod yn amgylehyuu y pwne. 
Trwy roddi lle i hwn yn eich rhifyn nesaf, boddlonwcb, 

Yr eiddoch yn ostyngedig, 

Aberdar , Mai 9, 1849. Thos. Pricb. 


[Mae yn dda genyra weled Mr. Piice yn aroddiffyn ei hunan, 
ond byddai yn well genym pe gwelsem ef yn amddiffyn rhyw 
egwyddor. Gallem ui ysgrifenu llawer mewn atebiad i’r llythyr 
uchod, ond pwv fyddai yn cnel ei adeiladu ? Mae genyro achoa 
i f«*d yn ddystaw o hyn alliiu am ein brawd J. Pugh, o herwydd 
ei fod newydd orplien ei yrfa yn angeu. Fod Mr. Price wedi der 
byn rhyw lyihyr oddiwrtho, aydd nybodue; ond n» wyddom ui ei 
gynnwyaiad, na'r achos cynhviti«»l o’i anfoniad,ac nid ystyriwu 
hyny yn werth i’w wyhod. Hyn, evr, u wyddom, nad oeddem yn 
cyfeiliorni pun y dywedaaoni i chwl, yn eicli ateb i Pugh, 14 roddi 
cynnyg dyfod i ddudl â genau cyhoeddu* * Saint yn Nghymru, 
ynghylcli prif ogwyddorinn ein crefydd.’' Yr o«*ddech yn gwrthod 
dadleu A Pugli, o berwydd ei gymmeriud ; i c yn lle derbyn b»*idd- 
iatl Pugh, rhoddasoch feiddiad eicli bunan o'r newydd. trwy 
ddweyd Ibd yn ofyuol cael dyn a gydnabyddir gan y Suint yn 
Nghymni fel eu geuau cyh^eddns, ac y byddanl yn foíldlon ym- 
tUliried eu hat.hos yn ei law M Ar hyuy, neidiodd “ ni 4 Udgorn 
Seion’ *' yn uilaen, h thybioild ei liunaii vn ddigon cvhoeddu9 i 
<ldei byn, ar uminodau, fei< dittd newydd Mr Price. ünd, nid yw 
Vn u ii gwahaiiitteth genym, os bernir mai ni sy n euog o feiddio 
gynial'; uc, o ganlyniad, nid oes acl os dadleu ychwaneg atu hyny, 
nuc ychwnith gvhoeddi llytbymn sydd yn perthyn i’r marw. 
Hellach, belh sydd yn lluddias i ni ddechreu ar ry w bwnc ? Pa 
fodd yr ydyin um i Mr Price neidio o fan i fan? Mae yn wir i 
nì ddangos un man iddo; ond neidioi d ef dros hwnw i fan arall. 
Os mai arnom ni y gorwedd “ baich y prawf,” ac os mai nyni sydri 
i “ ddechreu yn y dechrcu,” pwy oud y ni sydd i farr.u beth sydd 
yn ddtchreu, gan uad oes dim yn ol o du Mr. Price heb ei wneyd? 
Er rawyn caol Mr. Price at ei waith, os ua chydiu yu “Athraw- 
iaeth Bedyddiadan,'' cydied mewn rhywbeth o’r llyfrau Mormon- 
aidd a all fenthyca neu brynu oddiwrth Saint Aberdâr, a dewised 
ei “ ddechreu” o’r rhai hyny, a gwnawn ninnau (yn enw rliywun 
arall, os myn, fel y gwna golygyddion ereill yn aiul) adolygu yr 
1 yn a ysgrifena efe i’r Udgorn. Beth allwn gynnyg yu decach? 
Os n.ai gwaith da yw dangos ein twyll, gwell peidio colli amser 
i chwedleua â ni cyn dechreu. — G ol.] 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 
CYNNADLEDI) DDWYREINtOL CYMRÜ. 

Cymmanfa y Gyuuadledd hon a gynnaliwyd yn Nghasnewydd- 
ar-Wysg, ar y laf a’r 2il o Ebrill. Dewiswyd y brawd Henshawr 
i lywyddu, yr hwn, wedi anerch y gynnulleidfa, a alwodd ara 



402 


UDGORN BEION. 


gynnryclnoliaJ y cangenau ; a chafwyd fod y gynnadledd yn 
cynnwys 17 o hcnuriaid, 18 o oíTeiriaicJ, 1 f* o athrawon, a 6 o 
ddiaconiaid ; wcdi ŵu bedyddio er y gynnadledd ddiweddaf, 1 16 ; 
y cyfanswm, 343. Rhif y cangcnau yw deg. Anerchwyd y 
Saint ac ereill gan amrywîol swyddogion, yn ystod y gwahanol 
gyfarfodydd, yn effeithiol iawn. lVnderfvnwvd dal i fyny trwy 
weddiau, Brigliam Young a'r Deuddeg, ynghyd â'r Llywydd W. 
Henshaw. W. Hensiiaw, LhjwydA, 

J. Owen, Ysijrìfrnydil. 

SIR DPINBYCH. 

Cynnaliwyd Cymmanfa y Cìyunadledd ticliod ar y 2luin o 
Ehrill, yn Ne.Tmarhet. Llywyddwyd y cyfarfodydd gau y brawd 
John Parry, Cynnrychiolwyd tair o gangenau, yn cynnwts 73 o 
aelodau, yu mh'itli y rhai y mae 5 heuuriad, 6 offeiriad, 4 athraw, 
u 2 ddiucun ; ac y mue 19 wedl eu bedyddio er y gymrnanfa ddi- 
weddaf, a 3 wedi ymfudo. Galw\d pedwar o frodyr i swyddi. 
Cafwyd c\ farfodydd hynod o dda trwy y d\dd. 

J. Parry, Tlyrydd, 

W . Pahry, ) sgrifcnydd. 

SIR CìAERrYRDDIN. 

Cymmanfa gj-ntaf y Gynnadledd hon a pynnaliwyd vn y I'arch- 
nadfa, yn Nghaerfyrddin, ar y 22uin a’r 23ain o Ebrill. Llvw- 
yddwyd ar yr achlysur gun y brawd Howell Williams. Wedl 
gaîw y gwahanol lywyddion i roddi lianes eti cangcnau, cafwyd 
fod yn y gynnadledd sailh o gangenatt, yn cynnwys 482 o aelodau, 
o ba rai y mae 27 o henuriaid, 29 o offeiriaid, 24 o atbrawon, ac 
11 o ddinconiaid ; beilyddiwyd er Calan, 86. Yr oedd llawer 
wodi ymfudo o’r gynnadledd hou. Wedi hyn, anerchwyd y cyfar- 
fod gan V brodyr William Phillips ac Atel Evans yn fedrus neill- 
duol. Yn y pryduawn, galwyd amryw i swyddi, a rheoleiddiwyd 
chwech o gangenau newyddion ; a galwyd W. Pbillips, A. Evan8, 
a Thos. Pugli i anerch y cyfarfod. Yn yr hwyr, eilwaith, galwyd 
y brodyr hlaenorol, ac ereill, i egltiro yti nihellach egwyddorion 
yr efengyl. Dranoeth drachefn a dreuliwyd mewn cyffelyb fodd, 
Darfu i’r ddau “ ddydd druetliu yraadrodd” daionus uc adeiladol i 
bawb, nes yr oedd llawer yn dweyd nn welwyd cymmanfa gyffelyb 
yn Nghaerfyrddin erioed o’r blaen. Bernid fod oddeutu pedair 
nou bum mil yn bresennol,yn cynnwys omrywiol o barchedigion, 
boneddigion, tnasgnachwyr, creíîtwyr, &c., y rhai a wraudawent 
oll yn foneddigaidd ac astud. Talwyd diolchgarwch i Faer y 



tUGORS «rim. 


IM 

àívf nn» pì lu.il garrilij(T*'Til>l yn rhu'.líii dpfnyddiau at v stiu/r, A r . ; 
nc i’r hcdilgciilwuld ura cu gtvH«amteth tMcfnydiliul ar yr achlysur. 
Hetiytltliwytl puoi|> rhwnp y cyfarfndytid, ac aiguelion um looedd 
i ufyddhao yn fuun. Yn y Cynghor, hnrou dyd.l Mawrth, pen- 
tlerfynwyd fod pnb llynydd i gasglu yn -i gangon luag at y derol 
yn Soion, a cliadw cofladwriaetn o ewyllys <la jmb un ; hefyd ftid 
jrob cangen yn gyfrifol i’w llywydd, a’r llywydd yn e' frifol i Lvw- 
ydd y Oynnadlfdd, ntn bob llyfrau a dderbyniant boli chwarter. 

II. Wil.t iams, Utju y td, 
Isaai Jones, Yfjrifenydil. 

S1K FEIRIONYUII. 

Cynnaliwyd C'ymiuanfa Cynnadle.ld Sir Foirionydd. yn Neuadd 
yr Angel, yn Nolgellau, ar y 29ain o Kbr111. C'ynnrychiolwyd 
caneenau Ffestiniog, Harlcch, a Muchynlletli ; rhif yr aelodao 
yw 5(5, yn cyr.nwys II o henuriad, \ o oflelriad, I athraw, ac 1 
diacon ; uti wedi ei l'edyddio yn y tri mis diweJdaf; 215 nodi yrafudu. 
l’regethwyd gan murywiul o frodyr ar yr achlystir. 

K. MiiwaRDS, Llytryrítí . 

CYSNADLEOD ORLLEU'INOI. MORGANWG. 

t'ynnaliwyd Cymmanfa y Grnnudledd hon, yn y Trade's Hali, 
Abertawy (yr hwtt a ellir ei yslyried yn gapeì cylleus), ar y 6fed 
u Fai, dan lywyddiaelh Tliomas Pogh. Yn y Itoreu, cynurtch- 
iolwyd y cangenau, y rltai syrid yu 15 mewn rhiffdi, yn cynnwya 
260 o aeloilau, o ba lai y utae 32 yn henuriud, 33 yn offeiria d, 
19 o athrawon, a 7 o ddiaconiaid ; 23 wedi eil bedyddio er y IHíed 
o Hbrill. Anerchwyd y gwyddfodolion yn Gymraeg a Saesneg, 
gan y brodyr W. Phiìlips a J. Davís o Merthyr, Howeil Williams 
o GaerfyrdJin, uc ereill, yn fwyaf neillJuul ynghylch yr egwydd 
orion cyntaf, Yr oedd y capel wedi ei orlenwi o nruudawwvr 
cyfrifol, y rliai a nrwyddeut eu boddlonrwydd i’r atlirawiaeth a 
glywent Cynnaliwyd cyfarfod pregeihu yno nos dranooih liefvd, 
pan y gorlenwyd y lle er clywed R. Williams o niaeuufon, Wm. 
Kvans o Ilyrnm, a W. Philiîjis, yn pregcihu. 

Thos. Pcgh, I.lyu-ydd, 

D. W illiams, \ syii/cuyJd. 

SIR FON. 

Cyimaliwyd Cymtnanfa y sir hon.ar y 8feJ o Ebrill, yn Mhont 
Menai. Cynnwysa y gynuadledd 2 henuriad, 2 offeiriad, a 2 ath- 
raw; 4 wedi eu fcedyddio ; y cyfanswn yn 16. Deniswyd Darid 
Williams yn gyughoruT ì Abel Evans. Galwyd araryw i swyddi. 

A- Evans, Lhju-ydd. 



1*4 


rnnORH 9FION. 


A M R Y W I A E T ÍT A U. 

Lemonadf. Powdrrs. — Er tfwneyd gnrydr.u»! da o 
tnynwch 2 dram o sugrgwyn wedi ei bowdro ; 5 gronyn (grain)« 
•insir wpíli ei bowdrn ; 26 o ronynau o garbonate of io./o ; vna 
cymmysgwch hwynt gnn eu gonod oll raewn papyr glâw. Hefyd. 
gonodwch 30 o ronynnu o rítrir aritl mewn papyr gn vn. Yna pan 
fyddwch sychedig, gosndwch bob on o honynt mewn bob o ban 
ner gwydraid o ddwlr ffynnon, ac wedi arllwys un hanner pwvd- 
raid i’r lla.ll v bydd yn llawn bryd i chwî yfed. 

(Îwi.aw, Eira, &c. — Achosir gwìaw gan gwmwl yn «ymud i 
awyr oerach, lle mue ei ronynau yn ymgrynhoi, ac yu myned yn 
ddyferion rhy dryraion i nofio yn yr wybr. Mae Eira yn r«»d ei 
aciiosi trwy fod y cwmwl yn rhewi cyn troi yn ddwfr. f'esair ney 
tirnHgsg a achosir trwy fod y dyferion yn rhewi wrlh ddisgyn fei 
gwlaw. fíwlith yw y disgynind o’r tarth a gyfyd yn y dydd. 
.Y iwl yw cwrawl yn nofio ar wyneb y ddaear, a chwtnwl yw niwl 
tii nofio yn yr wybr. 

Oair 1)a. — Dywed diareb Dutcbaidd fel hyn— Os Uosgir fy 
nhý, os ymollynga fy angor, os collaf fy llong, etto gallaf achuW 
fy hunan ; ond os collaf l‘y ngair da, yr wyf yn colli pobpeth. 

Cltw ! — A wnaeth rbywun dy niwetdio? Os do, dîala yn 
wrol ; diystyra y peth, a bydd y gorçhwyl wedj ei ddechreu ; dyro 
faddeuant, a bydd wedi ei orphen. Mae hwnw yn îs na'i hunau 
•ydd heb fod uwchlaw ei ddigio. 

Diffto Cof — Yr oedd un o bregetbwyr yr Tndependiaid rn 
pregethu unwaith ynghylch arfaeth Duw; a thu i hanner ei hreg 
eth, pan oedd yr hwyí ganu yn ei pherffeithrwydd niwyaf, aeth i 
sôn ani ryw addewid o eiddo Duw, gan tloeddio nerth ei geg, “ Mi 
gwela’t draw — draw — draw — yn— yn — yn — yn — ; tul baw, M el»« 
efe, gau glecinn ei fys, “ chofia’i ’nawr ddim yn mble! * 

Rhyfedd. — Dywedir gan bobl yn nghymmydogaeth Dowlais, 
fod y Saint a ymfududd i Gaìifornia mewn llong wedi hanner 
newynu, a’u traed nllan trwy'r esgidiau wrth grrdded ! Hynod 
pa fynent well pedolau, a h,wythau yn teithio’r mòr. 

Digofaint Digrif. — Digofaint digrif yw digio wrth olygydd 
am beidio eistedd i lawr lianner diwruod gyda phob un a alwo yn 
ei swyddfa, i diíarllen iddynt hwy yn gyutaf y newyddion y mau 
arno frys i’w cyhoeddi i’r cyboedd ! Nid oes ditn a ddwg pob! 
felly i’w synwyrau, ond rhyw rad 1 o Ysbryd Duw, 

Y PRIF GOPYN. 

’Rwy’n trcngu drwy fy nghrefft, 

’Rwy'n cloddio’m bedd fy hun ; 

Yn nyddn edau’m bywyd brau, 

A’m liangeu'n wau o’m lìin. 


JIIHN t? > V 1 S , ARORAFFYUp, a BRTH YR-TYUFIL. 



w DltWCH U.M> O HOM III, 
*»r ttBILOff) KT UIIOBI. I." 


I l> i. 0 I! \ S li í 0 


ŵncn g .íỳmnt. 


I.] MBHKPrV, 1819. [Pris 2j. 


c r » Hwr s i a d. 


I 

\ *' Do.iua Y*bi)d«»l" >u 

) Gelyt— 

• 1 

•* |»« o|»U«% f 

M 1 

Y B b* II a'r 

frUiclyníMii » " Seiou M 1 

(tjni I»«lulrue«iri 1 d 

(itijrilb ar ) lîlnwi liarb.... 

CnfRiwiiun Cynn«*lleddol — 

80 Flliiit •••• 

Ll)lliyr oddn»rtli C*P• :, ' I, 
Jone» at ) Ll)»»)drt Wut. 
t'hillip» 1 


Y Cbulm 1 

Auiryuiaelhau — 

Dweyd ar 1 

Mítri l.wyd 1 

l’ir-i lüwr Effrltlliol I 

Cy »»gh«»r 

S)lwadCall *' 

Satan a Sant 

At y Gobcbwyr— 

LlytUr o MÍ«:erívillr ‘ 

Llyfr Hyuinau 

Anii 

Tea Pai ty y 6y Iiiinanfa G) - 

(rredinol 

Ainstr Cytninaufanedd...» (■ 


merthy R-TY d fi i. 

_ „. nI , ru r « v j DAVIS,GEORGETO\V.V 

RAFFWYD AC AR WERTH G \N J- 

ak wbhth Htrro 



AT EIS OOHEBWYR, íce. 

er DerbynUium lythyr o .Mim r«vi!K* t Ant«rica, o4<livrib ein 
br i*v»l 1 liom.w M. HiclmrJt, yn hyihyiu el UrtMianl yno 
vn u’blilh y Cymnr. !Iy«by«a ni í»hI «J>-g «redi ru bedyJdio 
yno, u bo I yr gatigcu yn cynowyt iri o hrnuriaid, un oíTeir- 
i »d» dna dJy»>{4 «i«r, uii dmcou, u drg o uci«»d«u t * Ih**1 
argoelion du nui IwydJiatit, a galead tn««r um ychwanrg 
o «wyddogion, 

** J. M Gwyry íon** ydynt frrclicd h**i» e«i halogi meg«a 
gurm/rd i ; a rliai feftfty yw y cyfryw u o)ygir t frddyiiwu, yi» 
yr adiiod. 

Drwg grnym yw fttyebyrau u«d yw y I.LYPR HYMNAl* 
•’odiei c*rj*l»c*ti yn holiol, frj ag i íod yu b«rod i fyu-d gyda 
y llhl y u btru. Hu y f.ìyihyr» u »»*r America, yn^hyd A'r 
Ctioiciai, y u rhvykir i ni ei ••rjdirn yu gynt. Yr y«lvm yu »-i 
sicrhau y n bnrod •» tftaeu eiu llbifyn i h-mí, a dytuuuwii 
•yftwd y nifer u fyhir heb eu rb«yai» t yn mhob Cynuad 
)*.‘Ud, mor ugu» «g v gcliir, a cheir nuiicr i «ybod yngftiyiih 
y rhui rh«ym «ed‘yn. 

Gofyna J. W. # ••Aywyn «««dduc i nifer o Saiul a Jdyg 
«yddaiil gyfarfod A*ti gilydd nr ganol h«*«»l gyhoedduc 
tue«n rhyw dref t dylw uylw p«wb drvy ytgwyd dwylaw, 
^iurad yn uclitd, a «efyll yno y u i»enl«T v ui-t y byddout \t» 
deainn gwa«d i*w gelynion ?** liio«ch«u am y gofyuiaJ, 
ac atcb* n naj yw yuiddygiaJ felly yn weJ«iu« m**»n uu 
tnodd. ì incRiynrd y Suiut nt fonrdJiguiddric vaJ yn 
tuhob p« th, uc nid at iscldra. 

*“ Auti-Moriuon.'*— Beth pc byddai liauner y Saini ««?di !»<>ddi, 
neu «cdl cu dyfctha gan y Cholcru, — l>cth«cd'yD? Ai 
guuiih y Cajit. J«»n«*t fuu»ui l y ny ? Oui «ILi cfe ei hunuu 
fo iJi iuju faiw, fnl rhywtm aruil ? Pabam y beiiJ cf? Ym* 
drechcd cin cyfnil! fugu rhy wfaint o reswto, cyu ein biim» 
â ilythyr rtto. 

MaCiorJiuu y 'i’ca I'arty blyuyddol yn barod i’w danf.n 
ymaith, u’r brawd Johu Joucu, Nnilcr, Mcrthyr, wedi ci 
bc-.odi i’w dospjrfbn. Erfyuiwn. drot y l*rif-(jyr*gl»or, ar 
yr hnll Lywyddion u'u t'ynghorwyr i wneyd ru goreu i’w 
gwerthu, ugyru y Cardian gwcddiíl yu ol i J«>ln» J >nrs», 
wythnos cyn y Gyinmunfa Gytrrediuol. Ar yngwydd 
au y Llyayddiony gorphwys tfy-'dl<>ndeb yn hyn, íel yu 
uihob pcit» arall. Yfir y Tè ur brydiiawn uil ddydJ y 
Gymmanfa, acf y dtftain o Orphenaf, pau y dysgwyli«u 
weie-i lluwer o uyuebau siriol yn cyd-wicdda. 

“ 1. T. r — Yr ydyiu yn nicJdwl cyhoedli y “DONIAU Y'S- 
HRYDOL’’ yn lylryu, fel yr ewyîlysi' th, a da-jr alluu o r 
wa.H4 crbyn ein Hhifyu neeuf, yn ucrth dwy ucu üair 
ct iuiog. 

fêÿ" Wnh fynrd i'r « asg, dcrbyniosotn lythyr yn hyebyau n.t-1 yw 
y bsttuJ O. Pralt yu sicrhuu y duw i’r Gymoi«uia. 


ÜDGORN SEION, 

K «II 

^cccn î? ©aínt. 

Riiif. 6 ] MBHEFIN, 1849. (Cyf. I. 

M E S M E R Y D I) I A E T H . 

Mae y rh m fwvuf o*n durllenwyr, fe allai, yn gwybol j» i h« th 
ydyw Mesmeryddiaelh. Dylanwad yw a ledda ysbry ! y naill 
Udyn ar y llall. i beri iddo fyned i wahanol raddau * gysgud. 
rtrydd. EíTeilhir hyny drwry fod un dyu yn »yllu yn grafl’yn 
ngwyneb dyn arall, ac ymdrechu ymwthio â’i dj«ylaw b«*h d>l..n- 
wad o’i eiddo i mewn iV gv fansoddiad. I’r dyben i dd>lauwadu 
felly, mao yn ofyuol i‘r dyoddefydd roddi ei hun \n K"b! i 
rwyllys y niesmeryddwr ; a rhuid i’r blaenaf fod yn wanach ei 
ysbryd nâ'r olaf, cyn y gellir effeithio arno. Mae Meainei ydd» 
iaetb yn sicr o fod yn un o ryfeddodau y dyddiau diweddsf, »u- yn 
flaenft’rwyth o’r galluoedd neillducl a ddangosir yn faan; í*( \ 
mae yn rhesymol dysgw vl llawer o bethau fcynod yn y hyd, c ei 
barolòi i syllu ar y rbyfeddod mawr hwnw o dynu tàn i waied 
o’r uef \n ngolwg dynion. (Dad. xiii, 13.) Bydd hyuy, vn d.Ii - 
ummau,yn cael ei gytlawui trwy achosion dealladwy i’r s&wl f\«M 
yn ei wneuthur bryd hyny, yr un fath yn gymhwys ag } deallir 
Mesmeryddiaeth yn awr, ac yr un fath ag oedd dewinidid vr 
>ifft yn cyHawni eu rhyfeddodau yn eu hamser hwyihau. Mae 
Mesmeryddiaeth yn atlnawiaeth nad yw llawer yn ei chre.Ui : at 
fel pob peth newydJ, y mac cryn ragfarn yn ei herbyn : er \ 

cyfan, y raae yn ennill tir yn barliaus, ac ymrestra hyd y ì • 1 ra: 
o barchedigion Cymru i'w choíieidio fel y peth gureu onù clengyi* 
Yr oedd egwyddorion ynghylch dylanwadau goruwch-naluriol 
• wedi eu h^sgvmuno bruidd o’r byd, cvu i’r {í elengvl dragyw \dd. i ,; ' 

6 / 



100 


t’DOORN SEION. 


gacl ei liadfcru gan yr angel ; ond cddiar hyny, y inac egwydd 
orion o’r fath yn codi eu penau ctto o'r uewydd, ao yn dechrcu 
cael cymmcrndwyaetb. Lle byddo gallu goruwch-naturiol oddi- 
wrth Dduw, y mao’f diafol yn ceisio amlygu gallu goruwch 
naturiol o’i ciddo yr.tau, er mwyu perswadio ei ddeiliaid i aros yn 
y lywyllwch. Yn awr, tra niae Saint y Dyddiau Diweddaf yn 
argyhoeddi llaweroedd i gredu niewn dadguddiadau yn yr oes 
hon, trwy eu dwyn hwynt i gael fTeithiao iddynt eu hunain ; mae 
y diafol, ar yr uu pryd, trwy ofTerynoliaetli dynion, a tlnwy 
gyfrwng Mesmeryddiaeth, yn argyhoeddi llaweroedd o’r un peth, 
ac yn rhoddi profion i hawb droetyut eu hunain. Deth a ddy 
wedai rhai o’r Saint, pe cawsent eu dwyn o ílaen arnbeil un wedi 
fesmereiddio, a bod y cyagadur hwnw yn gallu mynegi îddynt pa 
faint o fanau geni sydd ar eu cyrff, vn inha leocdd, a pha faint o 
arian sydd yn eu llogellau ? Bcth pe dywedai wrtli wraig na 
welodd erioed, pa un a fydd hi yu feichiog ai peidio, pa saw 1 
wythnos y mae vn y cyfiwr liwnw, a pha un ui gwrryw ai benyw 
yw y plentyn ? Buasai hyny yn gystal dadguddiadau, yn ol cu 
natur, ag un dadguddiad a fu erioed ; ac y mac gymmaint uwcii 
law gallu arferol dyniou, ag ydyw yr liyn mao y Saint yn 
broffcsu. Yr oeddyra wedi darllon am betìiau felly o’r blaen • 
ond yn awr y mae ffeithiau o hyuy wedi eu dangos i lawer yn oiu 
tref ein huuain. Mae dynion eyfriful yn byw yraa a allaut 
dystio fod un ag oedd werli ei mi'smereiddio, yn gaüu dweyd pa 
faint o fanau geni oedd arnynt, pa glefydau oedd yn en cyfun- 
soddiad, pa faint o arian oedd yn eu llogellau,a phu fainto yfwyr 
cwrw oedd niew n tafarn cyfagos pan oedd hi yu cysgu. Tystiai y 
cysgadur ei bod yn gweìed y cyfan, tufewn yn gysl&l á'r tuallan, 
er fod y mesmeryddwr â’i fysedd ar ei îlygaid. Beih a feddylii' 
um hyn? Nid twyll ydyw; canys y mae meddygon onwog, a 
gwyr mawr, «c hyd y nod y rhoj a gydnabyddir yn weision i 
Dduw, yn t\ stio mai gwirionedd ydyw, a’i foJ yn fenditb fawr iV 
oes, trwy fod yn gynnorthwy i wellhau, i ddadguddio dirgeliou, «o 
i eunill dylanwad o’r pwlpud, Nid ydym uinnau ara ddweyd 
inai twyll ydyw; credwn fod y cyfan mcr wir â throad y gwial- 
euod yn seirff, a’r dwfr yn waed, gan ddewiniaid yr Aitft — codiad 


tDGORN SEION. 


107 


Saroufll o’r bedd pan y ddewines o Endor, ac adnabyddiaetli Panl 
a'i frodyr gan y lances â’r ysbryd dewiniaetb, &c. Mae yn 
ddiannnau y gall ysbryd dyn gerdded, clywed, gweîed, ‘iarad, 
barnu, &c., yr un falh, ar wahan oddiwrth y corff, ag inewn cys- 
sylltiadagef; «c y mae yn nHtnriol nieddul, pan fyddo ysbryd 
dyn yn gweitbredu yn ddigyssylítiàd á’r corlf, y roedr weled tiwy 
y defnyddiau liyny ag y mae yn roedru preswylib ynddynt Geül 
un defnydd teuen fodoli roewn defnyJd tewach, heb gadw dim 
ychwanog o lc; yr un fath ag y gellir gosod Uawer o liRlen a 
siwgr roewn gwydraid Ilawn o ddwfr, heb bcri iddo fyned dn*s yr 
>myl, o herwydd fod gronynau hulen u siwgr yn fanach n.i 
grjnynau dwfr. Yr un nindd, geill ysbryd dyn, er ei fod gym- 
maint â’i gorff mew n maiutioli, trwy fod ci rnnynau yu fanacli nâ 
grouynau y corff, drigo ynddo ht*b achosi ymchwyddiad nnc ttn 
afreoleidd-dra. Alae defnyddiau ysbruìion im.r deueu, fel y « al à 
“ saith,” ac hyd y nod “ leug** o honynt i drigo mewn un coríT ; a 
gall ysbrydion felly ddefnyddio tafod y corfl a hreswyliant ynddo, 
u rlioi dadguddiadau am y pclhau a wyddant hw v at:i danvnt 
trwy beiriannau deall eu pcrsonau cu lmnaiii. Wel, ymddeng;. 
ynte, trwy fod coifl' y cyífyw a fesmereiddir yu cael ei fttiw«.),.« I u 
i gymmaint graddau, otai hyny sydd yn rhyddhau yr yshryd i 
wcithredu ar ei ben ei liun, yn mha gyflwr y mae yn allu* i: i 
weled yn mhellach uâ llygaid y corflT, ac felly i hysbysu vr ìr. n 
sydd yu oruwch-naturioJ ; ac os yw yr ysbryd yn cael ei ryddhau 
felly, y mae roewn cyflwr ag a gall ymgyfeillachu ng yshry.ìi: 11 
ereill syctd yn y byd, y rhaî a ddysgant lawer o bethau wrth rodio 
ar byd llefydd sychion, ac a’u traethant wrth ysbrydion o’r fath 
hyn. Mae yr ysbrydion hyn yn fodau sylweddol, cr nad oes 
ganddynt gnawd ac esgyrn ; ac y mae llawer o dystion u ddy- 
wedant y medr ysbrydion ymatìyd mewn cnawd ac esgyrn, a 
pheri iddynt deimlo eu presennoldeb. Na syner os clywir rl y w- 
rai yn dweyd fod ein golygiadau yn groes i farn dysgedigion y 
wlad; y mae yu iawn i ni gael dweyd ein roeddwl fel ereill, serch 
y chwardda llawer am ein pen. Mae llawer peth a ystyrir yn ff*d 
ar y cyntaf, yn newid ei gymmoriad yn mhen amser. 

Dysgwyliwn fod gan y Saiut ffyddlawn ddigon o adnabydd- 



'm 


t'DGORW fEIOî*. 


jfli'th o Yabryd Duw, fel y pallant wahaniôethu rhwng dadgudd- 
íadau oddiwrth Dduw a dadguddiadau oddiwrth y gelyn. Ysbryd 
y w y naill, ac ysbryd yw y llall : ac y mae gan y naill ysbrydioD 
g" usanac'thgnr fet y llall, u mynega y ddwy blaid o’u eyfrinacH 
l'u cyfeiUion ar y ddaeur. Mae Ysbryd Duw ac ysbryd y diafol 
vi» gallu dylanwadu ar ysbrydion dynion, ac ysbrydion dynion ar 
ou cyríf, &c. Tystiolaeth yr Iesu yw yr unig belh a geidw 
dy nion rhag credu mai gallu Duw yw y galluoedd a ddechreuir 
<*u hamlygu yn y dyddiau hyn. Dydded y Saint oll ar ddihun, 
uc na fo. d iddynt gael eu cynhyrfu gan ryfeddodau y gelyn, Nid 
y w ei wyrlhiau ond dechreu eito. Bydd yn ofynol i'r Suint 
g vl mwy o Ysbryd Duw yn barhans o hyn allan, i adnabod pa 
b Ih sycld o Dduw ; ac ei cael ychwaneg o liono, ni fydd dim yn 
wcîl u;i chymmeryd eu cynghoti a’n dysgu i yrogadw rhag 
r'i \ feddodau o'r fulb. Nid ydvm am eu perswadio i gredu nad 
!>• > diin gtririonCdd inewn Mesmery.Idiaelli, — gwyddora yn dda ei 
fo.l : nnd perswadiwn hwynt i chwilio i mewn o ba le y mae yn 
•deiîliaw. 


'• DONI AU YSBRYDOL” YN MRAWDLYS Y G KLYN. 

“ GWy HTHIAU." 

Ui wy.i) Mr. SjlwedyJd, yn Seren Tachwedd, |S|8, mai “dawn 
» e ; l hon ag uedd yu ( uel ei rhodrìi i’r ap< siotiou, ac iddyi t hw y 
y ii . uig fel y cyfryw,*' tra dywed yr y«grythyr mai “i aruli ,, y 
c > .V snid I>i ! Dywed hefyd ei bod yn foddion trwy ba un v cyf- 
n-i.i l y doiiiau ereill, ac mai trwyddi yr oedd yr aposloîiun yn 
bìcbuii y cleifion, &c ; er fod I’aul yn tystio mai yr Ysbryd < edd 
yu . YfìaDU V doniau byny o'r neilldu. Dadleuir llawer pan v 
Sy i »' edydil yughylch pa belh syrìd y n cy fansoddi gwyrlhiau ; nc 
y:i wir y mae hyny yn bwnc cryn ddyrys. Meddylia llawer fod 
lîefrtiu â thuf'oduu, prophwydo, ac iacliâu cleifion, yn wyrthiau; 
ond ineddyliwn ni mai douiau ereill yw y rhai hyny, ac y gallai 
eu perchenogion fod yn amddif'ftd o'r ddawn i wncirthur gwyrth- 
iau. Tybia rhai, fel y Sylwedydd, mai peth uwcblaw i ddeddfau 
aniuii, a chroes i reoîau cyntefig notur, yw gwyrth; tra hona 
ereill fod argyhoeddi Metbodistyn yn gymraaint o wyrth â dim. 
-Fe gredwn ni yu rhwydd mai gwyrthiau oedd troi y wialen yn 
sartf, peri i’r haul sefyll, troi y dwfr yn win, &c.; ond ni allwn 
ygredu fod hyny yn groes i reolau cyntefig natur, canys rheolau 


CDGORN SEION. 


109 


natur yw ewyllys ei Hawdwr. Buasai troad y ddaear yn wyrth, 
pe arlerai sefyll; ond pe buasai yn arfer sefyll, wrth orchymyu 
Duw, ui fydùai hyny yu fwy croes i ddeddluu unian nag .'dyw «*i 
throad, cauys ufyddhau i’w Hawdwr uiue y dducar yq y naill 
heth u’r llall. NiJ ocs dim yn wyrth i Dduw, o berwydd ci fod 
vn deull trwy ba nnilau y cyflawnir gwyrthiau ; ac o ganlyniad, 
yn ol fcl y byddo dynion yn doall y rbeolau er cytìawni gwyrth- 
iau, i’r gradduu hyuy y di/lana y rhŷfeddod o honynt. Felly, 
gall pcthau ymddaugos yn wyrthiol i rai, tia na fyddant felly 
yn ngolwg erei i- V mue Mcsmcryddiacth yn wyrlhiol i*r sawl 
nud ydynt yn deall y gelfyddyd ; ac yu dcbyg y gallera ddweyd 
am luwer o bethau ereill. Y niae Mr Sylwedydd wedi bod yn 
ca>glu rhyw lawer o farnau i ddesgiiflo pa bcthau sydd yn han- 
fodul i wyrth ; oud gadawn ni v bai nau liyuy o'r neilldu, gan nud 
ydynt amgen nâ mympwy ddynol. Yn ol ewyllys a dybenion 
l)uw yn unig y cyflawnir gwyrthiau. Dywedodd Duw wrtl» 
Moses am wneyd gwyrthiau o flaeu I’haraoh, fel y credai; ond 
ni roddodd orcliymyn o’r fath i I.*su Grist a’i apostolion, onide 
dylasent foddloni Satan a’i arwydJ-geiswyr. Yr unig brofion o 
wirionedd i’r bobl yn amser Moses, oedd gwyrthiau ; ond we« i 
dyfodiad Mab Duw. trwy wneuthur ewyllys ei Dad yn unig y 
mae dyfod i wybodaeth y gwirionedd. Daeth lesu Grist i’r byd 
i rodd» gwell ptofiou o’i ddwyfoldeb, na ueb o'i flaen. Oa cafcd I 
Pharaoh Lrawf o ddwyfiddeb gan Moses, cafodd braw f arall gan 
ei ddewiuiaid i’w bwyso; ac os gwelodd Pharaoh well prawf guu 
Moses na’r lleill, naluriol oedd iddo gredu r.ad oedd Moses yn 
ddwyfolach nâ hwythau, ond ei fud yn well dewin. Y prawf a 
gynnygiai Crist oedd yr Y 7 sbrvd Glân, yr hwn oedd yn rhoddi 
sicrwydd i bawb a’i derbyniai, fel na buasai achos i neb gael ei 
dv\ yllo gan rai fel Simon Magus, &c. Er hyny, yr oedd Ipíu 
Gríst hefyd yn cyflawui gwyrthiau, pan y buasai ei Uad yn 
ewyllysio iddo, eithr nid er mwyn profi ei aufoniad, fel y tybia y 
Sylwedydd. Pe buasai gwyrthiau ac arwyddion yn brotìon o 
ddwyfol anfoniad, g«tllai y dewiuiaid a’r gau bropliw vdi lioni eu 
hunain yn weision i Dduw, yn enwedig pe llwyddenl i Uynu tán 
i w aered o’r nef yn ngolv\g dynion. 

Wedi i Mr. Sylwedydd osod i lawr seiliau gwyrth, â yn mlaen 
i sylwi ar wyrthiau Crist, mewn cyferbyniad i wyrthiau ychydig 
o Saînt yn nghymmydogaeth Llanybydder. Dylid cofio fod y 
Sylwedydd wedi dweyd yn barod, mai dawn yu perthyn i’r apos- 



rDGORJ SEíOIf. 


ÍÍO 

tolion yn unig oedd gwneutìiur gwyrthiau ; ac am hyny ífolineb 
o'r rawyaf oedd iddo ddysgwyl gwyrthiau oddiwrth ddynion nad 
■leddynt yn apostolion, ac i feddwl mai treio gwneyd gwyrtlnau 
oedd Saint Llanybyther wrth ymdrechu gweddio dros eu cleifion. 
JMae ein Sylwedydd yn camsynied uu ddawn yn lle/llallyn 
barhaus. Credu raae y Saint y gall Duw wneutbur gwyrlbiau 
trwy ei blant yn awr fel cynt, megys y byddo ef yn ewyllysio, 
ac nid credo y gallant hwy eu cytìawni fel y dewisnnt eu hunain. 
Nid yw raethu i.ch.iu brawd >n mhith y Suint, yn brawf nad y%* 
y ddawu i wneutbur gwyrthiau yn yr eglwys; canys, os buasai 
hyny yn brawf o rywbeth, prawf fyddai yn erbyn y ddawn inchâu, 
ac nid gwyrthiau. Kr cymmaint rnae’r Sylwedydd wedi ddweyd 
wrth ereiil pa betli sydd yn cyfansoddi gwyrth, mae efe ei hunan, 
wedi y cwbl, mor anwybodus o honi ag i feddwl mai iacbâd rhyw 
glaf ydyw, tr hyn u efteitbir drwy y ddawn iachâu ! Buasai yu 
fny cysson ag vf ei hunan, er dangos ffaeledd gicyrlhinu y Saint, 
i geisio profi na ddaeth y mud a'r byddar hwnw vn Nghasnewydd, 
i lefaru a chlywed, trwy allu Dnw, Ond, beth ofula dyn sydd â’i 
fryd ar wrthwynebu, pa ddichell a arfera, os geill gael rhywheth 
i daflu gorchudd dros y gwirionedd. Pe buasai Crist oi hunan yn 
dyfod iir byd etto i ail-wneyd ei wyrthiau, ni wnelai y dynion 
a wrlhodant ei genadwri yn bresennol, fyth eu credu; canys yro 
ddygent yn gymhwys fel eu cyfeillion sectyddol yr amser gvnt. 
tîwôll gan y cyfryw beidio cìywed son am wyrthiau ; a gwell 
genym ninnau beidio treulio ein hamsfr i’w hargyhoeddi o 
hotiyut. Eithr yr ydyra yn synu fod y dynion sydd yn gwadu 
gw yrtbiau yn awr, pan yr honant ntai at gadarnhi.u athrHuiaelheu 
newyddion y maent da, yn metbu gweled en heisieu i gadarnhau 
eu ìiatìirawiaethau newyddion hwy yn yr oe» hon, y rhai a wahan- 
iaethaut gymtnaint oddiwrth eu gilydd, fel mai ofer i neb yw 
credu ntai cyntmysgedd felìy yw athrawiaetb anghyfnewidiíd 
Crist, yr hon oedd i’w phregetliu rr lioll fyd. 

Yn awr, er cael terfynu ynghyîch gwyrthiau, dyweUwn fod Duw 
wedi eu gosod yn ei eglwys; a phwy bynag a aminbeuo hyny, 
darlleued l Cor. xii, 28. Nad beth oedd cu dyben, mae yn ddiau 
i Dduw eu gosod ynddi, yngbyd ag apostolion, propbwydi, ath- 
rawon, doniau i iachâu, &c.; ac y ntae mor rltwydd profi nad oes 
atltrawon i fod ynddi yn awr, ag ydyw profi nad oes gwyrthiau. 
Nid yw yn rhesymol i feddwl y gwnai Duw gyfnewidiadau yn ei 
eglwys, heb hysbysu hyny i’w blant; bysbysodd yr holl betbau 



l'DüORS b£ION. 


m 


a «sodoild ynddi, a phaham nad hysbysai hefyd yr hvn a dynai 
i> honi? Os dywed y Sylwedydd nad oedd yr “ arwyddion i gan- 
lyn y rhai a gredant” luewn grym yn mhellach nâ'r amscr J cyf 
eiria Paul ato yn Col. i, tì, 23, lle dywed fod yr efengyl wedi ei 
phregethu trwy yr holl fyd, — yna nid yw “ y ncb a gredo ac a 
fcdyddier, a fydd cadnedig,” raewn gryra ycliwaith — roae y cyfan 
wedi darfod ! Ond os yw y Sylwedydd >n creda yr ysgiythyrau, 
mae yn rhaid iddo addcf fod yr arwyddiou i ganlyn y rhai h 
gredaut yr eíengyl ; ac nid yn unig hyny, ond rhaid iddo gredn 
hefyd y cyíiawnir mwy o wyrthiau yn y dyddiau diwedduf, nag u 
gvflawnwyd erioed o'r blaen, megyu y prophwyda yr yagrythyrau 
nm dunynt j eilhr pa amlaf ac anilycaf y byddant, mnyaf i gyd 
fydd angbrediniaeth crefyddwyr y cyramysgedd, sef y Babilun- 
iaid, y rhai ni nrgyhoeddir hyd ues y dyfethir hwyut yn llwyr 
gan ddyfodiad disymmwtb M«b y Dyn. 

“ PUOPHWYDOLIAETH.’ 

Y ddawn hon yw y chwechod a fu yn nirawdîys y gelyu, ac ai 
yr achlysur, galwodd Mr. Sylwedydd uifer fawro egbonw^r enwog 
i ddweyd eu burnau am dani, a chlywwyd hwy yu dweyd yn 
wahanol iawu i*w gilydd, yr hyn a hrofa nad oeddynt yn dcall 
nenmwr yn ei chylch. Oud y raae y Sylwedydd yu meddwl fod 
y farn am daui yn benderfynedig, ac mai hyu yw — “ llcfaru 
unrhyw beth dan ysbrydoliaeth, ncu ddehongli unrhyw ’oeth 
ysbrydoledig neu anysbrydoledig.'* Yn ngwyueb hyna, dyweda 
Capt. Jones, raai “ Ysbryd y dadguddiad yw Ysbryd Duw, ac 
amlygu y pethau dyfodol i bJant Dnw yw y ddawn hon.” Y mae 
y Sylwedydd yn ei ateb drachefn, fel hyn — “ Gosododd Duw ei 
ddawn brophwydol yn ei oglwys, i’r dyben o egluro yr ysgrythyr- 
au; a meddyliaf mai drwy yr yinadrodd gwybodaeth agy soniwyd 
am dttno yu flaenorol, y gwnaent hynj.*’ Yn enw riieswm, pa 
beth yw yr holl ddoniau afreidiol sydd yu yr eglwys ? Pa eisieu 
cyfrunu “ p^ophwydoliaelh,’ , os gellid egluro yr ysgrythyrau trwy 
“ ymadrodd gwybodaeth r’* Yr oedd gwybodaeth a doethineb yn 
ddigon er cyfansoddi prophwydi dychymmygol y Sylwedydd ; ac 
t fer neillduol oedd ychwanegu “ ac i arall bropbwydoliaelh,” pan 
oedd doniau ereill yn ateb ei dyben yn hollol. Dealled y Syl- 
wedydd nad ydym ni, na’r Capt. Jones, yn rneddwl nad oedd y? 
enw prophwyd yu cael ei aîw ar bersonau nad oeddynt ar y pryd, 
fealiai, yn prophwydo; ond methwn ddirnad ei fod yn iawn i alẅ 



>13 


UDGORN SEIO*. 


prophwyd ar ddyn na phrophwydodd erioed. Prophwydi oedd y* 
ail ddosparth o swyddi a osododd Duw yn ei eglwys; ond ym- 
ddengys fod y ddawn o brophwydoliaeth yn cael ei chyfranu i 
lawer nad oeddynt mewn swyddi, megysy deuddeg hyny a fedydd- 
iwyd yn Kphesus. Pa reswm oedd i’r rhai hyny fyned i egluro 
,<r ysgrythyran i apostol ag oedd wedi dyfo l yno i'w dysgu hwy ? 
Ond buasai rhag fynegi rhywbeth i ddod yn heth teiîwug o sylw 
yr ben Baul ; megys V mae hanes yn Act. xxi, i rai o’i frodyr ei 
annog, trwy y ddawn hon, i beidio myned i fyny i Jerusaìem, o 
herwydd y gwyJdent yr hvn a ddygwyddni iddo yno. Vr oedd 
gan Phillip bedair o ferched yn prophwydo; ac os mai esbonio 
oeddynt, iddynt eu hunain yr esbonient, ac nid i’r eglwys, « nnys 
nid oedd caniat.î I iddynt i ddysgu yno. (iallai gwraíe.dd we«idio, 
trwy ofalu na ueddient yn bennoeth ; ac y mae yn ddiau fod 
rhyddid ganddynt i rag fynegu neu brophwydo ; oblegid dywed 
Paul, “Mi a fynwn pettych chwi oi l yn llefaru â thafodau dy- 
eithr, ond yn hytrach brophwydo o houoch;’‘ a thrwy fod IihwI 
gan bawb i hyny, y mae hawl gan fenywod hefyd. Etto, mewn 
peithynas i brophwydo, os mai egluro yr ysgrythyrau ydyw, pa 
ysgrythyrau oedd gan y Corinthiaid i’w hegluro? pa faint o vs- 
grythyrau oedd gan Genedloedd felly, hchlaw Uytliyron Paul 
atynt ? Ac os n ai egluro yr ysgrytliyrau oedd prophwydo, uid 
eedd rhyddid gan wraged'l i ymwneyd á’r gwaiih, canys eu dyled- 
swydd hw\ oedd tewi : ond dengys y geiriau cunlynol, fod t ymmnint 
o hawl ganddyut i weddio a phrophwydo yu yr eglwys, ag oedd 
gan y gwyr. Y geiriau ydynt,— Pob gwr yn gweddio, neu yn 
prophwydo, â pheth am ei ben, sydd yn cywilyddiu ei ben : eithr 
pob gwraig yn gueddio, neu vn propbwydo, yn bennoeth, sydd yir 
cyu ilyddlo ei phen. , ' (I Cor.xi, 4,5.). Yn awr, aun i sylwi, os 
mai dawu i esbonio yw y ddaw n o M broj)hwydoIiaeth, , ‘ yca gor 
fodir ni i bendei'fynu nad yw Duw wedi gosod yn ei egìwys un. 
ddawn er mynegi pethau dyfodol, a rliaid nad yw llyfr y Dad- 
guddiad ond cl mp o esboniad ! Mae y Sylwedydd, feddyliero, 
am ein perswadio i gredu na fu y Dyddanydd urall yn donio neb 
o ddyscyblion Ciist â'r ddawn o rag-fynegi pethau — dim <*nd 
esbouio o hyd. A ydyw efe yn foddlon i ni alw esbonwyr yr oea 
bon yn brophnydi hefyd; neu mai gwell \ w peidio, rhag i ddi’ii- 
ion gouest gredu raai hwy y w y “ gau brophwydi, ’ oliegid uad 
ydynt yn liefaru dau ysbrydoliaeth,” fel y rhai gyutr Os na 
«Uuîjí csboüio dau ysbryJoliaeth, gr.ell i’r eglwys fod liebddynt ; 



CDGOttS SEI05. 


n$ 


canys dywed y Sylwcdydd “ fod yn anghenrheidiol, tuag at iawn 
a sicr esbouio prophwydoliaetliau, fod yr esboniwr dau ddylanwad 
rhywboth yu uwch i:â chredoau dynol.” L)a iawn yw cyfaddef, 
ynte, nad yw esboniadau yr oes i yruddibynu arnynt, ond fod yn 
rhaitl cael prophwydi ysbrydolcdig etto cyn y gaîlwn gael unrhyw 
eglurhad nr yr ysgrythyrau. Caitf y Sylwedydd giedu y Dr. J. 
1*. Soiitb, “ nad oes un brophwydoîiaeth o’r ysgrythyr yn ei 
hegluro ei hunan,'' er mwyn iddo brofi ei bwnc yn well ; eithr 
dewiswn ein hunain i gredu Pedr, “ nad oes un brophwydoliaeth 

0 ddehongüad priitd’ ’ fprirate), ac hefyd na fnnsai achos i'r Iudd- 
ewon fethu deuìl y prophwydoliaethau llythyronol am tírist, i» ui 
buusai eu bod (fel y Sylwedydd) wedi eu dysgu i feddwl fod « u 
dehongliudau yn gtiddiedig. 

Wrth gwpla esbonio ur “ brophw ydidiaetb,*’ dyfyna y Sylwe»'. 
ydd Rhuf. xii, 6, “ A chan fod i ni amryw ddoniau yn*ol y gias ;i 
roddwyd i ni, pa un bynag ui prophwydoüaeth, prophwydan yn 

01 cyssondeb y trydd.’’ Yn awr, tybia ef fod yn rhaid mai t sbon » 
uedd propliwydo, neu na fuasui i*aul byth yn eu hanm<g i rny- 
<ldiccyd yn ol cyssondeb y trsdd, Pahum nail oes cisieu caùw 
eyssondeb y tfydd mewn g. l\vg wrth ragddweyd, yn g ta! ag 
wrth bregeiho ? onid yr Ysbryd sydd yn arwain yn y uuili belb, 
felyllall? I’e na ediychid at hyr»y gan yr apostolion, biioi. y 
tywysid y Süint i bropliwydo a phrogelhu yn gyfeilioruus ; c.uiys 
pethau o ran oeddynt, ac ystyriai rhai bmpln.ydo mor «hlineitli, 
nes y gorfoJid l’aul i ddweyd wrtliynt, “ Na ddirmygssch bri - 
phwydoliaetliau.’' Gwaith yr dpustuiion ac ereill oedd pertreithi»- 
y saint, a’u dysgn i ymaiferyd y doniuu ysbrydol messn doetbim-h, 
fel y gallent ragori cr adeiladu yr eglwys. Yr oeùd l’au! yn 
dysgu y Corintliiaid i lefaru â thafoduu, cyfieitbu, prophny«l«i, 
&e., er y syna y Sylwedydd fod neb yn “ gosod ei hun yn ben a r 
yr Ysbryd Glân.” Dylai ddeall mai gan yr Ysbryd y cy mmera; 
l’aul hefyd ei arwain, tra yn eu dysgu, u'i fed ef yu meddu mwy 
o gytìawusler o hono na’r rhai a ddysgai. Y’n assr fe ne ir nad 
oedd un anghyssondeb yn Paul wrth ddysju rhai i rag ddweyd 
yn ol cyssondeb y ffydd, tra yr oedd efe ei hun vu ibagddwe\d 
yn fyuych. 

Ymddengys y parha “ propliswdoliaeth” vn yr egìwys liyd ues 
y delo yr “hyn sydd bertfaitb,” ac hyd nes y pe : dio yr Ysbryu 
Giân â bod yn Ddyddanydd arall, ac i ddwyu ar gof v pethau 
sydd wedi myned heibio, ac i fynegi pethau i ddyfod. 



114 


tDOORîí SEfo^. 


MFYPYRDODAU. 

O, ddabar' il«íaear ! dilaear! a cliwi ei phreawylwyr, gwranJ- 
ewch airyr Arglwydd, a pherchwch y ddoetliineb sydd yn deilliaw 
o gynghor perfleithrwydd ! Llebynag mae yr haul, y llcuad,neu 
y sêr, yn pelydru— »11*5 bynag mae y gwlithyn ireiddio — Uebynag 
y mae c!u<d i glywed, nen gah>n i amgyfTred, yno bydded i wirit» i- 
edd ga 1 ei ufyddhuu, a rhinwedd ei barthu ; ohlegid y tnae 
gwirionedd yn fwy ei werth nag aitr, ufydd-dod yn well nag aberth; 
anrhydeM yw ytnddiried Duw, a rltiuwedJ yw g*vnfyd y n (. 
Y mae Duw oll yu «>li ; a'r oll a fu, neu sy ld, m*u a d law, o*ldi. 
wrtho ef y inae yn deillmw: mae ei ailu yn annherfyncl, « i 
ddoethîneb yn hollalluog, ei gyflawnder yn berffaith, ei dragaredd 
yn dragwyddol, a'i fywyd yn dragwyddol le'o di idarfod ag sydj yn 
pariiau trwy v tragwyddoldebuu y rhai a roJdodJ atuser i’w lioii 
greu'ligaethau dlrifedi. Mae ei ors-d 1 yn nghanol y crfan mnwr, 
a’i oleimi yn olettni i bob peth,er fod arglwyddi lawer a duniau 
1hw«t. Trefn, undeb, iiarddwch, cydgordiad, a g*rls, sy«ld yn add 
u»ii>> g.\aiih ei d iwylaw, o’r gnyfyo hyd at dd \ n, o’r ehedyn hyd 
at yr anif.nl, o’r bydyssawd hyd at dduw. Y mne ei ddo«*th*neh. ei 
ledr, ei galline!), ei gyfiawnder, a’i rinwedd, yn ei ddcrchafu i 
ogoniant, na dd»»rfii dyn, llawd ac egwau ddyn, yn ei sefyllfa isel, 
pnoed ei we’ed, erioed ei freuddwydio; na, nac a freuddwydia 
byth, nes y duw i l'yny trwy yr un trallodau. yr un fford i gul, y r 
hen hwbr u dramwyodd t-in tadan ar hyd-tldo, nes v diangasant 
inewn t5n i wyníyd; ac yn yr hwn y gweithiodd Crist, trwy ci 
waed ei hun, berllciliiiach diangfa i blant ufydd dod o ddrwg i dda. 
o angeu i I . wyd, o farwoldeh i anfarwoldeh, o auiser i dragwyJd- 
oldcb. Cì;m hyny, O «Idyu ! ystyria dy ffvrd«l; ufyddha i lais yr 
Arglwydd ; rymmer dy arwaiii gan reswm ; cofleidia wirioned«ì ; 
gwithod gyfeiliornad ; câr dy gydnahod ; na wyra oddiar fly rdd 
doethineb,— a chai aiacl ar orphwysdra i’ h enaid tn-wn awro 
gyfy ngdcr, yn nydd rnawr y Duw H«»llalluog, pan caiff y drygionus 
eu hysguho oddiar wyueb y d«laear. 

O, ddyn! ddyn ! pahani i T th ltiniwyd ar ddelw Duw? Ai i 
ryfeîa â’th froJyr, a dilyu liy fforddiiidau nwydau, a«* iseîhau dy 
hnn fel anifeiiiaid y mats, a bod yu gaethwas i ddiafol a’i lu o 
r. u syrthiedig tnrwii teyrnas o drueui a t'nywyllwcli ( neu i 
vyllys dy Dduw, ac i gael dy ddyrcliafu mecys yutau, trwy 
1 r . daioni, gwybodaeth, doethincb, gallu, « rhinwo íd, 



t'DGORN 8EI0H. 115 « 

l doyrnis o dJe lwy'ldwch, gol- nni, a gogonianl ? Ymddyddana 
a’th galon dy hun,ac ateb y cwestiynan hyn. 

Pwy wyt ti, O ddyn ! yr hwn wyt yn yinfTrostio yn ngha'.lineh 
a doethincb dv hun? Dyodd«*fa dv gcryddu ara dy rodres: y ri« 
gyntuf i lnest doethiueb, yw gwybod dy fod yn anw'bodus ; yr ail 
ris ydyw, dihatru dy hun o’ib íT.dincb a’th hunanoldcb, ac yna 
rhodio yn bwyllog yn flfordil gwirioned«ì, gan grnmieryd dy nl- uo 
vn barhnus gnn lanip rbinwcdd. Os bvdd genvt rywheth vn per- 
thyn i'th w : sg, neu oddeuto dy berson, neu yn dy yinadroddiad, ag 
*ydd yn ardderchog, fel y wraig lundeg yn y dyddiau gynt, tafla 
unhu id drosto, fel y byddo i‘th wylder gael ei ddyrcha f u raewn 
Uysosdd breninoedd. Dyiai callineb a phurdcb, fel a gwragwiaig, 
íod wedi eu cyssylliu á’u gilydd mewn cyfammod pnrhuus yn \r 
hwn sydd yn bwriadu boJ yn gyfryw ag y gwnacth ei Grea«dwr 
cf, sef dyn. 

ì inac dyn uiuw r, ug sydd yn meddiaunu ysbryd arddc» hog, 
b 'b amscr uwchluw guaelder ; nid yw ef byth yn yinostwg o fawr. 
cdd ei gy mmeriad i iseldra bradwr, i gytìawni dybenion Duw. Nul 
yw efe ychwailh yn ymdrechu ennill calonau y bobl, dan faii te.ll 
curiaJ, ag olew crefydd, pan mae ei Jalod yn wyrdd gan weuwy n 
llygredigueth, ui boccdì yn griddfan gun bicellau marwolaetb. 
O, dydi, yr hwn w\t wedi dv sw\no g«iu ragorioeti.au gwiiioiiedd, 
ac yn bosiio am em didwylledJ,— cyimner oful rhag i ragritli a 
thwyll dv ddwyu di i waith a gwaradwydd yn y byuy J hw.i, a 
gwae u thrueni yn y byd a ddaw ! FfyJdloudeb a chy feillgarwch, 
a chariad a golouni, ydynt drogwydlol yn unig drwy olyniad. 
parhaus. 

O, ddvn ! mor ardderehog mac dy Greawjwr wedi dv gvnnvs- 
giethu â rheswra, â chynneddfau, ac â galluoedd. lel y gelli 
ad'iubod dy hunan, amgytfred dyben a pharhad dy fodoliaelh ; 
gelli aiugyffied y bydyssawd, a lioll ogoniant ci eìfenau ; gel’.i am- 
gvffred y nefoedd yn eu lioll rwysgfawredd a’u hardderchogrwydd. 
A:n hyny, O ddyn ! adnehydd dy hun, a gwerlhfawroga dy fraict. 


Y BIBELL A’R GNO. 

A OES rhywun ìieb udeall pa beth yw’r bibell a’r gn<^? Y bibell. 
y>v y simnai sy’n cario mwg dybaco i mewn i enan dyn, a’r gno 
yw’r domen o ddybaco sydd wedi ei harllwys yn nghi! ei fo< h. 
Y mae dyn yn gosod simnui i’w dý i gario y mwg ymeitb, o her 



CDGORN 8E10N. 


116 

wydd ei fod yn afíacbus ac anuymunol; tra y mae yu gosod 
simnai arall i’w enau, i*r dyben o gario ei cbyunwysiad myglyd 
i racffu iddo, o licraydd ei fod mor ddymunol. Pob peth nad y w 
yn addas i fyned i’r cylla, u deâir i’r domen yn gyfiredin, oddiar 
y ffordd ; ond ain y domeu ddybaco, er nad yw ond gelyn luarwol 
i’r cylla, y mae yn cael ei chadw yn y lle 6yber hwnw lle mae 
archwatìtb dyn yn preswylio. Mae yn uthrawiaetb bublogaidd yn 
íiwr nad oes dim yn fwy llesol i enau dyn nâ mwg dybaco, a 
thrwyth ei domeni! Owelir Uawer o’r tlodion yn rhoi y chwech 
s\dd yn eisieu at fara, i brynu dybaco u pbibelli. Haerant vn 
deg y gallanfc fyw *r lai o fwyd wrth ' wnenthur hyny. Mae 
siopau dybaco luor auded â sêr y nefoedd, u simneiuu y gcnau 
mor ddírifedi â thywod y môr. Yr ydym yn brcsennol bio.i 
mefcbu gweled ein papyr, gau y colofnau uiwg sydd yu dyrchafu 
o’r yslufell o dauora, llu y dychymmygwn fod o gwropus ugain o 
simneiuu yn tynu am y goreu. Neithiwr y clywsum wraig yu 
sf»n f« »d c thiaed bron glynu yn llawr y tŷ, o berwydd fod y gwr 
ac ereill wcdi arllwys ysgarthion eu geneoau ur byd ddo ; a 
ilywedai gwraig nrall wrtbym i*w phlentyn gael ei liwio \n gocli 
y Sui diweddaf, fcjwy iddo gwympo yn y cwrdd i’r ffrwd a lifai o 
enau toiulyd Ianto y Gof. Yu y gweitbiau yma, y mae pryd o 
fwyd yn ddiílus iawn, os na fydd tri neu bedwur yn chwythu lá;i 
dybac >, cr i ddyn gael digon o fwg i’w nertliu i lyncii ei damaîd ; 
h cheir cyfeilliun i wnbyd byny um ddim, ac ar eu cost eu bunuin. 
Y mae mwg y gweîlhiuu haiarn yn unnigonul i uleb dybeuion 
llesol y trigolion o feithrin eu cyrff; u’r caolyniud doeih yw, fol 
bruidd pob un yn mynu simtiui i’» geg ei hun, ft*l y hyddo yn 
siwr o guí l digon. Yn uwr, trwy fod sefyllfa y \v!ad fel byn yn 
cyfnewid, mae yr ymbortii a arferid yn y dyddiau gynt, íeddyl 
iwn, yu dyfod yn rhutach, gan fod dynion yn gallu byw braidd 
yn liollol ar l’wg a thomeni ; ac y mae dynion fel nyui, ag sydd 
yu rhy ffol i amgyfiied iiesád mwg a thiwyth dybaco yn fuyd, yn 
gallu cadw ein huuuin yn weddol o resyinol, ac yn roedru hebgor 
ychydig i brynu llyfrun neu newyddiaduron, i ddifyru eiu hunuiu 
tra bo ereill yu díliwyd v. rth eu mygdyllau a’u tomeni. 

Y mae un peth, er y cyfan, yn ddirgelwch raawr i ni, ac yr ydyni 
yn methu à chael dysgeidiaeth ar y pen gan neb. Yclsydig iawn 
o’r rhyw fenywaidd a w’elwn yn gwneuihur defnydd o’r bibell a’r 
gno; ac arweinir ni i gredu, naill ai fod y dybaco yn rhy gryf o 
Iwyd iddynt, neu yute eu bod hwy yn whnacli eu synwyrau, íei 



C DGORN SEIOM. 


ÌIT 


aa* pa’.lant, fwy nâ ninnau, neled rhinwedd y mwg a’r trwyth, 
Yn awr, moe llawer o’r meuywod mor olygus á’u gwyr, ac ar rai 
aclilysumn yn gryfach eu cyíausoddiad ; a llaner un yn ddiwedd- 
ar sydd wedi cymineryd V fantais i wisgo y breeches , ac i osod eu 
gwyr i fwy ur eu allowance o fwg a tluwytb. Y mae hyn yn creu 
ammheuueth uicwn perthynus i ìinwodd ymbortli uewydd y dydd- 
iau diweddaf, ac yn rhoi tueddiud mewn llawer un, yn enwedig y 
meddygon, i feddwl mui melhu treulio ychwaneg o’ryrabotth urall 
mue y mygwyr a r cnowyr, o hernydd fod cymmaint o’r deínydd 
treuliawl sydd yo y cyllu a’r genau \n myned i wlychu y toineni, 
h •'oichi y safn ar m bnd y simnai yn ldi. Nid anturiwn ni ddweyd 
llawer nm y bibell a’r gno, ond gallwn ddweyd fod eu coleddwyr 
\n «Idynion glwth iawn, canya mae naill ai y simuai neu y domen 
yn wa^ttìd >1 yn eu geuuu, a garw fel yr yinroddant i*w sugno, net 
nad oes gand.iynt «ldioi i wtieyd ond ymhorthi yn y dull liyny. 

Y mae rhai o lionynt yr unliw â*r mwg, a’r lleill á gwteri o lysua- 
fedd io. li yn cyftymu lawr ar druws eu ceg. Ni all neb fod yn 
ddyn cyflawn, os ua fydd felly ; mc y inae llawer yn syuu jia fodd 
yr ydym ni yn gallu gweiîhio, heb ymwneyd dim â’r tybaco. 

Y gwir yw, po bellaf y byddo y creadur K" n w oddiwrthym ni, 
hawsaf i gyd y medrwu g\flawui ein gwnith, er fod ereill yn ceisio 
ein persuadio fel arall, Meddyliwu ni y gallern fyw oll heb 
ddybaco, gystal á rhyw greaduriaid ereill, ac y g«illem osod ▼ 
simneiau a’r tomeni yn y lle y dylaseut fod. Credwn fod llawer 
yn methu yn deg â cliael amser, gan eu haw\dd am dü\btìCO, i 
ddailleu tipyn nr yr Udoorn ; o herwyJd y niae un chwaer wedi 
ysgrifenu alom i ddweyd fod ei chyfeillion hi, ar ol cael digou o 
/liut yn ein cyhoeddiad, yn dod i’w thŷ yu barhaos ar amser bwyd, 
i çhwylhu mwg i’w cheg a’i llygai-ì, a thaflu eu hen lysnafedd ar 
hyd y llawr, n» s nad y\i er ys tro roawr wefli gwybod pa beih yw 
blas na lliw ei hymborth gau y mwg. Bygythia eu hysgaldanu, 
os na chyn.merant rybydd v tro bwn ; a phwy a all ei beio, wedi 
rliyhyddio ddwywaith ? Mae’r arfeiiad o gnoi ac ysmocio mor 
bobìogaidd, fel ag y mae cannoeOd o ddynion yn cario eu tom«*ni 
i “ dy Dduw,” ys dywcd y seLlau, nesag y mae gwaelod y corau 
inegrs afonydd o waed elephitntod ^ ac oni 'oaasai ofn yr elai *' gwas 
Duw” o’r golwg yn y mwg, credwn y buasaiy simneiau yn gweiih- 
io eu goreu. Pe g.illeut lwyddo i lyucu eu mwg, dichon y galîent 
ysmociö yn y cwrdd; efallai y gallant, trw y ymdrechu tipyn, 
ç inys tnyy ymdrech y dacthaut i ysmocio fç! ag y g\vna:iV Yn*v. 



11 $ 


l'DUOHN SfciON. 


wedi dysgu ysmocio yu y cwrdd, y gorcbwyl nosaf fydd dysgo ys 
mocio yn y gwely, pan yn ngbwsg; ac o radd i radd, daw dynion i 
fy w yn gwbl ar fwg y bibell a thrwyih y domen. Pwy na ddywed 
wed’yn, na fydd y mil blynyddau wedi gwawrio amoin, er m.ii 
blynyddau lled fyglyd a fyddunt, ac na fydd “ mwg*’ eu pibellau 
“ yn myned i fyny yn oc*s oesoedd.” Gadawn ar hyna yn bresen- 
nol, er mwyn cael barn ambell uo, erbyn y mis nesuf, pau cawn 
ymresymu ychydig mewn Ifordd nrall. 


ENGLYNION I “UDGOHN SEIOiW’ 

Anwyi. IIybauchus Olygydd, — Wele fi yn anfon yr yehydig 
iinellau hyn atoch; ac. os gwelwch Uwynt yu deilwngo ymddang 
oaiad, rbowcb eich Uduorn wrth eich min, a chwyihwch hwynt 
allan trwy boll Walia, nes byddo maggnachwvr y tíug cliwedlau 
yn agor eu llygaid, ues V byddont idd eu gweied gymmaint â 
chregyn wystrys; gan obeithio y bydd yn foddion idd eu dwyn i 
yslyriaeth, a gadael heibio, rhag gwarth, fasgnachu tnewu mwdd- 
au mor waul. Palla amser yn breaennol i mi fanylu arnynt 
ychwaneg rliyw dro ctto. 

Dy Udgorn a fyddo’n dadgan — yr uniawn 
Wirionedd yn mhobman ; 

Tyred, a’i swn mal taran ; 

Ymro’n deg— rbo Gymru’n dán. 

Udganed, llwydded nci lladdo — rhagfarn, 

A rhegfeydd blin hono ; 

Celwydd o’i flaen fo’n cilio, 

A’u rhwyg ddu lyth i hagddo fo. 

Mue ’rwari rhy fychan o faiul — i’u noddi, 

Cynnydded o rJiywfaint; 

Camwedd na fai ddeg cymuiaint, 

Yn ei swydd, er rnwyn y Saiut. 

Os daw ar brint rhy w ’stori bren, — ffregod 
Am O’rogu ddyscleirwen,» 

Yu ddifraw d’wed yn llawen, 

Dyna bunc i’w dwyn i ben. 

Ffeirio’iì dlawd â’u phosphorus — a wuaethant, 

Yn eithaf c’wilyddus ; 

Pob rhyw dro drwg, twyllodrus, 

A f&l hwn o’i flaen fel us. 

• Ofcirin ei» cjfuill ut y celwyddau hyuy a gyboeddir am y Saint, o íod 
pien pwdr a brogaid gaiiddjut yu vu cyfarfodydd, tr dyuwaicdii yr Yihrjd 
riùM. 



UDGORN SEION. 


1 10 


Cîl vrgus gwyr y colegau, — oernaws, 

Sydd arnat yn ddiau ; 

Ydynt a’u dywediadau, 

Yn dwyll i gyd oll, a gau. 

Uno i ladd Mormoniaeth,— ow! g’wilydd, 

Fal gwelir sectariacth ; 

Pw ! pawh oll, ie, pob neth t 
Sr’u toddi o tiaen Saintyddiaeth. 

Paníei. ap Iaoo. 


BARN DDI PRUG AREDI). 

Cynnaliwyd cyfdrfod harnol yn Newmarket, yn ddiweddar, gan 
Mr. Joues, gweinidog y Methodistiaid Calfinaidd, u cholllarnodd 
yr holl Saint i fyned i uffern ! a hyny mor sicr, meddai ef, à bod 
Beelsebub yno : a phan y» daethum i ar fy nghylchdaith heibio 
i*r lle, aethum i yniwelcd â'r barnwr rhyfedd liwnw, i’r dyben o 
gael gwybod gonddo os oeJd ei awiurdod ef yn freiniol, a'i farn 
yn gyfiawn, ac à pha gyfraith oedd yn eu condemnio oll. Yr 
oeddwn i ain guel eu hachos i ail dreial, am nad ocdd yr un 
cyngliorwr gauddynt yu y lle; ond nid oedd ef yn barod i hyny, ac 
hefyd nid oedd ganddo amscr; ac am hyny, cbe efe, gwnewch un 
arwydd fach, a thyna derfyn ar bob dadl am byth. GofyiHiis i’r 
barnwr a wnai ef adael ei gvefydd, uc yinuno â'r Saint, os cai ef 
arwydd ; a’r ateb a gefatî» oedd, y g« ni lai yn y raan, a thynn i 
gyd oedd eisieu ar bawh. Wele y bamwr hwn yn larnu dros 
bawb i ymuno á'r gau-brophwydi, pau ) byddant yn gwnouthur 
«irwyddion mawrion, hyd odì fyddant yn peri i dân ddisiryn o’r 
nef i’r ddaear yn ngolwg dynion ! On i r pwnc yw, « m ha beth 
y collfarnwyd y Saint oll ? O, tebyg y mae am gredu yu, ac 
ufyddhau i reolau dihalog Mab Duw, — sef, ffydd ac edifeirwch, 
bedydd er muddeuanh arddodiad dwylaw, a deisyf y doniau a 
grybwyllir yn 1 Cor. xii ? neu am beidio gwneyd arwyddiou i’r 
genedlaeth ddrwg a godinebus syddyn eu gofyn? Wel, am hyny 
y cafodd Iesu a’i weision eu collfarnu heíyd, ac ain wnculhur 
arnbell drugaredd i’r rhai gouest oedd yn credu eu daufoniad ; ac 
felly y Saint hefyd ! Ciywais fod brawd Mr. Jones, sef y Parch. 
Morgan Howells, yn sasiwn Aberystwyth, wrth yr un grefft 
barchus o erlid plant Duw, a’u galw yn Sataniaid, &c. Wrth 
hyny, efallai, yr ennillant iddynt eu lmnain y teitl uchel o ddi- 



120 


UDGORN SEI05. 


fenwyr! Yn awr, dymunaf osod ychydig o ofyniadau o flaen 
Mr. Jones, gan obeithio y gwel yn dda eu hateb. 

1. Pwy a roddodd yr awdurdod i chwi farnu y Saint? 

2. A oedd eich barn yn gyfìawn? 

3 Yu ol pa gyfraith yr oeddech chai yn barnu? a fydd yn 
rhaid i Grist eu bamu ar eich hol ? 

4. A fydd yn rhaid barnu pawb etto drwy’r gwledydd, ag a 
gyflawnant yr un trosedd, sef ymuno â'r Saint J 

h. Pa inor fynych y byJd y faru yn eistedd ? 

fì. A ydyw pawb » gael yr un gosp,am yr un trosedd ? 

7. A oes posiblrwydd ysgoi y farn, os gwnant gredu drwr 
arwyddion, ac yna ymuno à'r Saint, fel yr addawsoch chwi wneyd ? 

8. Pwy a all eich barnu chwi? 

9. A ydych yu foddlaun i gael eich barnu, fel y bernwch cliwi? 

Abel Evass. 


GWYRTH AR Y GLOWR BACH. 

O herwydd fod cyramaint o siarad celwyddog ynghylch y bach- 
genyn uchod, ystyriwn mai doetbineb yw rhoddiyrhyn a wyddom 
am dano o flaeu y cyhoedd, fel y gallont liwy farnu yn gywir. 
Ar yr 8l'ed o’r mis hwn, ymddengys i fachgenyn bacb un o’r 
Saint, yr hwn oedd yn gweithio yn ngwaith glo y Plymouth, \n 
Merthyr, gaei ei darnw \n s\dyu i anhwyldeb roawr, r»es medd- 
yliodd y glowyr yn anghenrhei.iiol iddynt ei gario ^aitref ar 
blencyn i Dwynyrodyn. Yr unig beth a allodd y bachgenyn 
roi ar ddeall oedd, ei fod yn ewyllysio galw un o henuriaid ei 
eglwys ato. Rhedodd un o'*r g’owyryn union i \mofvn benuriad, 
yr hwn pan glywodd a adawodd ei waith, ac a ddil\nodd y g’owr 
tua thŷ y bachgenyn. Ar eu gwaith \n nesu yno, cynghorodd \r 
benuriad ei aTweinydd i fyned ycbydig o’i tíaen, fel na fuasai ueb 
yn sylwi ; ond cafodd ei siomi yn fawr pau weîodd y tý wedi ei 
amgylcliu gan holl lowyr Phmouth, a chan y cymmydogion, a 
bu bron cael ei dueddu i droi yn ol. Nid cyut y gwelodd y glo- 
•wyr yr henuriad, nag y bloeddiasant, “Yn awr am wyrth;” ac 
yna i mewn à hwy, ar ol yr henuriad, i’r tỳ, ncs yr oedd yn rhy 
lawn i wneyd gwyrth na dim arall. Y petb cyntaf a wnaelh \r 
henuriad oedd dymuno arnynt i fyned allon, yr hyn a wnaethant; 
ond, er hyny, yr oeiblynt yn penderfynu m\nu gweled y wyrth, a 
rchyn pen eiliad yr oedd eu gwynebau duon yn llanw y ffenestr^ 


t’PGORN 9EIO*. 


lái 

ac yr oedd un neu ddau hefyd heb fyned allun. Y'na Irodd yr 
henuríud «t y gwely i edrych ar y bachgenyn, ac wedi ymaflyd 
ynddo a gofyn rhywbeih iddo, ond yn methu cael dim oddiwrtho 
fwy nâ’r marw, cododd ef, trwy gynnorthwy brawd arull, yn ei 
cistedd ar y gwely, heb wybod yu y byd beth oedd arno; ac yn y 
fan wedi i’r henuriad osod ei ddwyíaw ar ei ben a gweddio, daeth 
V bachgeüyn yn holìiach, « neidiodd o’r twely yn ngwydd pawb! 
Gyda hyny dyma y glowyr yn rhuthro i mewn drachefu, ac \u 
ayllu yn ngwyneb y gwr bach, gan haeru na fu tíim arno; ond 
ereill, yn fwy on»*8t, a gyfaddefent fod rliywbeth wedi bod allan 
o le, eithr mai gweìla a wnaeth «» hono ei hun. Daeth y raeddyg 
Proberta i mewn hefyd yn fuan ar eu hol, a gofyuodd beth oedd 
y inater ar y bachgenyn, pan yr ateb( dd yr hciiuriud nad oedd 
dim arno y pryd hyny ; ac yna y doctor a deimlodd guriad y 
gwacd, uc roewn digllouedd cyhoeddodd y bachgenyn yn un a 
deilyngai y chwip, gun ddiferu addewid ar yr un pryd y mynai 
efe weled y gwr l ach yn cael ei droi o’r gwaith ! Cafodd pob un 
roi oi ddedfryd ynghylcfa yr hyn a ddygwyddodd, faeb i’r henuríad 
gynnyg un gwrthddudl; a thrwy hyuy cafodd lonydùwch i fyned 
lua thrcf tr wy gnnol y dnrf, heb i uu gareg dyllu ei het. Dyna 
yw yr oll a wyryr hennriad am wyrth y glowr hacli. I’a un a 
«■edd rhywbeth allon o le ar y bachgenyn, y g'owyr a’i cariodd 
adref ddylnsai ẁy bo.l oreu, ac nid y meddyg a ddaetli ato wedi 
iddo wella. Os gallai crwtyn bucli dwyllo holl lowyr y rìymouth, 
nes îddynt feddwl ei fod yn roarw ar làu y pwll, ac ofni na chyr- 
haeddai adref yn f\w,a hwythuu yu gwyfaod ei fod yn un o’r 
twy lli» \ î** cyn byny, — os cawsant hwy oll cu twylio, yna gwe l 
i’n brodyr beidio trt ulio mwy o amser i bregethu iddjrut hw y, 
canys y maent yn ddyuion rhy ddwl i wneyd Suir.t na SaUniaid! 


COFNODI ON CYN N A D I/E I) DO L. 

SIR BENIHO. 

Cafodiî Cvmmarfa Sir Benfro ei chynnal yn nghape! íleol-y 
hont, HwltFordd, ar y 6fed u’r 7fed o Fai, dan lywyddiaeth John 
Moiiâ. Ar gynnrychioliad y Gynnadlcdd, cafayd ei bod yu 
cynnwys 4 cangen, a 75 oaelodau, yn mhlith pa rai y mae 7 hen- 
uriad, 7 olleiriad,2 athraw, ac 1 deacou ; bedyddiwyd er Ionawr, 
23; wedi ymfudo, I I. Anerchwyd y gwahanol gy farfodydd gan y 
brodyr Abel Evans, Wib. Rees, &c. Derbyniwyd tri i’r eglwys 
yn y3tod y gymmanfa, ac arwyddion lled dda arn yr amser 
«dyfodol. J. Morris, Llyicydd. 



122 


UDGORN SEION. 


LLYTHYR ODDIWRTH CAPT. JONRS AT Y LLYWYDD 
WILLIAM PHILLIPS. 

St. L(Aiis t Ebrill 30 nin t 1819. 

Py Anwyl Frawd Phillifs, — Yn ganlynol i’r hanes manwl o'n 
mordaith uanfonria i’r Drawd J. Davi» o New Orleans, ych waneg- 
af ar frjs ddarfod i ni oll gyrliaedd yma dydd Sadwru, yr 28ain. 

Yn New Orleans, dnliasom fudwyr y llong M Ashland," yr hon 
a grchwynasai o Lynìleifiad, gyda thua 200 o Saint, rai wythoosau 
o*n blaen. Llogais ngerfad, » chyminerais hwynt a*r Saint Cym- 
reig gyda mi ynddi, pris y cludiad am 1100 o filltiroedd i fyny yr 
afon yw, (i ni) 2 ddullar 2ò cent, neu oddeulu deg swllt ! a cbawn 
gludo yn hyny gan pwys o freiyht. Daeth yr agerfad i ochr ein 
llong i gymmeryd ein nwyddan i inewn, yr hyn a arbedodd lawer 
o gnst a cholled. Y mae y Cliolera yn ddrwg iawn yn New Or- 
leans, ac y mae llawer yn marw nr yr agerfaclnu hyd yr afouydd, 
yn cnwedig ymfudwyr. Mewn un had a aetli o’n blaen, bu 42 farw 
o’r Cliolera, nr eu laith arnll, 19, &c. ; ond uid Saint oeddynt. 
Drwy fod yo ofalus i gadw glanweithdra, i beidio yfed dwfr yr afon, 
heb adaol iddo waelòdi, rhoi alum neu flawd ceircli yuddo — trwy fod 
yn flyddiog a duwioî — trwy beidio bwyta ffrwytbydd, cigoedd,5tc. 
— mewn gair, trwv ymdrecb fcl am fywyd yn nihob ystyr, a thrwy 
fendith Duw ar ei ordinhadau, diolch iddo, daelh y Saint Cymreig 
vn fyw ac vn ioch hyd ymn, oddieithr un brawd anwyl o‘r enw 
Jenkin Williaras o Aberdare, yr hwn a fu rn facligen da iawn a 
ffyddlon yr holl fordaitb, eitbryn groes i'r cynghorion a rodJid, a 
ge’old y geri liyd ag y gallai,gan gymmeryd ei ffordd ti hun 
drafod trwy frandy ; a’r canlyniad galarus u fu, iddo f*rw vipa yn 
mhen ychydig oriau ar ol cyrhaedd, a cliladdwyd ef yn barchus. 
Ychydig fynydau cyn ei farw,gadawodd dystiolaeUi dda bym 1 e.r 
ei ol, a dywedodd ci fod yn hollol ddedwydd wrlli wynehu ungeu. 
Du larw helyd bleutyn ieuengaf R. Price o Ddowlais, o’r darfnded- 
igaeth. Dyma’r oll a fu farw o’r Cymry hyd yma. Eithr o’r 
Saint Seisnig hu farw dwy wraig oc uu plentyn o*r geri’ marwol; 
synai swyddwyr y bad mor lleied o farw oedìl yn eiu plitb, u gof- 
yuent bob boren, 4 * onid oes neh o honoch wedi roarw etto r’’ mewn 
syndod. Ganwyd gan wraig Samuel Lee, Llauelli, faban ; ac 
hefyd gan wraig John Rees o Gaerdyí', blentyn marw. Gwellha 
y maniau yn rbagorol. 

Ddoe llogais agerfad yma i’n cludo i Council Dluffs, am 16s, yr 
un, a 100 pwys yn rhydd, a 2s y cant am freiyht a fo dros hyny. 
Rhwng y Saint ag sydd yma, llanwn y cabanau a’r olì. Daw i 
ochr y llall i’n cymmeryd ni a'n nwyddau i roewn, fel, o Lynlleif- 
iad i Council Dluffs, ni chostia i neb o'r Cymry geiniog am symud 
en nwyddau ! Mae pawb yn iach heddy w a chalonog, ac yn gar- 
foleddu yn eu braint, ac yn awyddus i fyned yn y blaen. Gwell 
newyddion o’r gorllewin o hyd. Mae yraa o dair i bedair mil o 
Saint. Mao Mormoniacth yn ennill poblogrwydd yn awr mor 
gyflyna ag y dynoethir brudwrus ddichellion ei chamgyhuddwyr 
maleisus. u Mae y ffaith yn rhy amlwg i’w clielu yn hwy, eu bod 



(JDGORN SEION. 


120 

hwy yn bobl nertbol, dileallus, diwyd, aboneddigaidd, uc yn ddin- 
asyddion da,” ebe y cyboeddiuduu yn awram y Saint ; u phawb 
yn cbnenychu eu ffafr. l)a yw hyu ; buont yn gynffon ddigon liir. 
Vma prynwn haiarn i wneyd wageni yn Council Buffs, a biawd a 
chig,ýTöceW(S, a phob peib anghenrheidiol i’r daith hyd Callfornia, 
ac i wladycbu yno. Cawn bob cyfle i gyunal cyrddau cyboeddus 
bolt dydd a pbob nos, yn tnbob bad ; pan yr ocddwn i yma o'r blaen, 
lmasai vu werth bywyd dyn i ddweyd ei fod yn Formoniad ! 

Mai laf. — Llogasoni agerfad, a syinudasoni iddi ddoe, i’u ciudo 
byd Council BlutF*, 900 o fíilltiroedd i fyny yr afon Missouri, am 
I (>s 8c. yr un, a lianner pris ura biant rbwng I a 14 oed ; a daii 
liyny, ddim; cawn gun pwys o lutftjayc beb dalu, a thalwii 2s. y 
cant am y gweddili. Cychwynwn oddiyma y fory. Fryn«»<»mein 
hymboith yma i gyrbaedd i’r dyffryn. Hefyd ein at rcs, huiurn 
i wneyd wageni, dilladuu, nrfau, nwyfau, fitc., &c. llyd yma, nid 
yw ein taitli morddrud ag y noduis yn y Propbwyd; ac, byd a 
ddeallaf oito, nid yw costau ddim nemawr yn waiiauol i'r byn u 
nodais yno. AJae y geri marwol yn lUd-l lluoedd ymayn »wr. 
Bu farw un henuriad fl'\ddion ac anwyl y b«>reu lieddyw, sefBen 
jamin Francis, a mawr y galar ar ei oi. Auhawdd cael ei ffydd- 
lonacii yn v'\ fywyd, a dedwydd y bu farw. I)aw ei wreig a’i blant 
yu mlaen gyda ni. Aeth Benj Jones, a i boll dculu, yn analus o 
anffyddlon, oddieitbrei wraig. Aethunt ymaitli ar y flbrdd i ddis 
tryw ar garlaro heddyw. Aoth David Giies a David Jones, a'i 
wraig gyda liwynt, yn hnllol ddiarwybod i mi. Gofalaf li yu well 
y tro nesaf iieidio dod â Saint, oud rbai ffyddlon, gy’da mi. 

Clywais fod fy anwyl wraig ar v n.ôr yn fy nilyn; os felly, yr 
Arglwydd grasol a'i cadwo yw fy ngweddi yn barbaus 

Anwyl Frawd, byddwch ffyddlon a dcwr drwy boli erlid i iawn 
aiwain y praidd anwyl u adewais dan eich goful. Chwi swyddwyr, 
cofiwcb fy n^hynghorion i chwi, meitlirinw cb Ysliryd y goleun'*, 
carwcli y Saint, a pbortbwcb bwynt à gwirionedd ; a Duw Isrucl 
a’ch beuditbio yu Jielaetb. Amen. Cofíwch fi at bawb ar unwaitb, 
a'ra brawd a'ideulu, a'ch teulu eich hun, &c. 

Eich Brawd yn yr efengyi, 

D. Jones. 

[Nid ein gwailli ui jtv lüoddi coel I ddini a ddywed neii a y«grifeno neL 
n e »v ii ptrlhynas i’r yoiíudwjr, «n<1 yr l>> n a ddeibynioiu o’r (Tyiiiionell. 
Mae groesaw i’r personau b>ny sydd yn ein c>buddo o rldamguddio y llytli- 
>ron, ddylod yina eu buiiaiii i welt-d > iliai gwreiddiol, fel ag y mae ibai 
wedi gwneyd. — G ol.] 


Y CHOLERA. 

Megys y rbag-fynegwyd trwy euau gweision Duw, y mae’r piäai; 
yn decbreu cael eu tywaiit ar walianol ranau u’r ddar*ar, ac yn 
dystrywio bob ffordd y Lrarawyant. Wedi yrnweled â llawero 
drefydd lylcegr, y mae yr hyn a enwir yn Asûitic Cholera wedi 
dyfod ar ei daith i Gaerdyf, Mertbyr-Tydfíi, a ileoedd cyfagos, ac 
y mae yiT gwneyd difrod eubyd yn mblith ein cydgenedl. Yr ocdd 



UDGORN seion; 


12-1 


‘104 wedi murw vn Merthyr ar y 18fed o’r mis hwn, ao oddiar. 
hyny y niae’r marwolaethau yn cynnyddu yn barhaus. Cafodd 
Uaw'er o’r Síiiul eu cymmeryd yn glaf, ond llwyddwyd irwy yr 
oniinhadau i’w hadferyd oll, oddieithr rhyw ychydig, i ba rai ni 
chafwyd cylieusdra da i weinyddu, o berwydd gelyniaeth doctor- 
iaid a chymmyJogion, Rhoddwn ragor yn y nesaf. 


AMRYWIAETHAU. 

Hwryd ar An|üh. — “Y rwyf wedi blino i farwolaeth.’' 1 )t- 
wedaist liyna lawer gwaith o’r blaen, ac etto yn fyw o hyd, »c 
m»*wn iechvd du hofyd. — M N’i chysgais wino drwy*r nos M Ac 
ctto clywodd dv gyfaìll di yn chwyrnu lawer gwaith. — “ Ni wrawn 
hyny am y bvd.’* A c etto gwnest lawer o betliau oedd yn waeth 
am geiniog. — “ Bum byd fy mhenlini-m mewn llaid.” Ac elto 
gwyddost yn ciihaf da na fuaist clros dy esgidiau. 

Muu Lwvd. — Y n ngliapel Iiermon, Nanlyglo, yn ddiweddar, 
wedi i ryw Barchedig orphen ei bregeth, dywedodd f»»d ganddo 
lyfryn defnyddiol iawn ar werlh, yr hwn a fu yn destun myfyr 
dod iddo ara dair blynedd, yn rhoddi Il-anes Uechreuad Mari 
Lwyd\ Iîeth geir yn uesaf? 

Pregethwii Effeithiol. — M ae pregethwr ar ei daitli yn 
*wr yu Merthyr ag sydd yn boblogaidd iawn gyda phob enwad ; 
argyhoedda yn Uym ac yn cffeithiol ; a gwna i hawh wranddw yn 
astud ac aiu eu bywyd. Mae parchedigiou y lle wedî gwneyd eu 
goreu, a’r Saint yn rhagorach, oud â hwn tu hwnt i bawb: sobra 
v meddw, aruyhoedda y pechadur, dwg yr afradlawn adref, a 
llcinw y capeli â imvy o wynebau hir a gwepog nag erioed o’r 
blaen. Effeilliir hyn oll gan y Parch. Asiatic Cholera! 

Cvngiior,- Yn eich ymddyddanion cymraerwch ofal beth a 
lefaroch, wrth bwy y Uefaroch,’ pa f idd y llefarooh, a pha bryd y 
llefaroch ; yr hyn lefaroch, llefarwch y gwirinnedd; a phau 
lefaroch, Uefarwch yn gall ; calonau y ffyliaid sydd yn eu tafodau. 
ond tafodau y doethion sydd yn eu calonau 

Svlwad Call. — Fod v cybydd yn ceryddu afradlondeb, yr an- 
ffyddiwr yn ceryddu eilun-addoliaeth, y gormeswr yn ccryddn 
gwrthryfeì, y celwv«1dwr yn coryddu lledra»!, neu y meddwyu yn 
ceryddu anglìymmedroldeb, sydd ddira amgen nâ phechod yn 
coryddu drygioui. 

SATAN A SANT. 

Pun elwir “ Satan” ar dy ol, 

Cian blant rliyw dduwiol grefydd, 

Ystyria hyny’n beth i “ Sant,’’ 

Sy’n wcll uà chant o glodydd. 

JC*IN DAVJS, ARGK%FFYDU, « BRTH YR-TÍ ÜHL. 



ltillF. 


!> 


" UIWCH UUÜ O HOM H I , 

»tt CìBILON) MT MHUDL I.” 

I' 0 (ì 0 R N SË 103 Í, 

MEU 

ŵfrm u ẃaíHt. 


(«OlU'Il ENAF, 1819 [lV.is 

c T a N W í S I À D.> 


1 1 11 . 


OBtìgiuHliutau i C#«el«lif- 

míìImi« 

Y •• l).»>uu Y*l»i)CM N > u 

Mistill)» ) Gel)ü — 

•Ci»abíni»rib Yibíjdued*»' 
•* Lltluu i Tüéíuda» '*•••► 
* OlWitbad laíuiUu" .... 

Y 

Minuatt 'ua» r a t»"af 

> r ' üle*»” iitrnn l>a*H .... 

> ünfilhiui Dcb ddaiíud .. 

Y lîcii)dd»*)r ar dd)lud )’i» 

SBiut 

Y ÜiB>nrydd ar ) Dyuurdd 

Y Cbolcia 


125 


liÄ 

1.11 

131 

132 

136 

137 
130 , 

1 lo 
141 
143 


OCihmIìihi Cynnwlleddul— 

Mi Fdinl 

Auii)U iaelbau— 

AmrmHiUleb 

Lllailli UhiU Ky »»»*» 

Hur ' 

UarMtdaeih Faliiaicb 

Caliu á’i iUmII 

Tn.-t iu yr Ybbi 

Yuiddiriril 

Ai y GtflifUnyi — 
i.l, n Hji iîii»**ii « • •••• 

Cenadiarib i l-Traiuc 



Cyfa'M>d«lia‘l<« u ♦ 


ri». 

143 

144 
144 
144 
144 
.'44 
144 
141 


W- 


mkrthve-tvdfu: 

iH W 6BTH HEtrO 

, , nairer o LifineiHMrír, 

c „,. snul>»«HTreí.uul,a 

, Dea» »T G»eIeJ<l' 


«r Drmuiu y bra«d l'hiM. IMtfh, 1)> w\<M CrimtJloJil Urllow 
Inul M*.rj rvb?«Mlo yr holl Salnl 1 jmrrljf, I b«l«lio 
g«vn««y«l (Ì4«rbynin«l o Ullli.m ac R'lubrth IJughm, o» 
gynuMlcdd rf, nn y cuffo ofo g« il«* l*«r gwelrd otto, a rbol 
ürtl.yr «rall l«l«l)ut. 

Mn'r hrawd Wn. Ifowoll», o AbrrdAr, wr*li n ddanfon yn 
grnadwr I Ffrciuc, «'i alw l'r arfb.ofT in^darth ; ac y toae 
riniM wrdi |.rrg« tbu yu y Ffroogarjr, t d«»*«j»trihu caunordd 
o'r traclhswd Fírrngig a agr«IT»Mld \oia, tnghyd A Dyfrtu 
Srltuig. Yr Arglwydd t i bcodlüiio yo lieUrth. 

M Flridiwr l'r llibrll »'r Gn«»/’— l'an y by«i«l»» \n ytgrMrnu yn eio 
hnbyti mcwn cyhooddiad arall, ua choddird ri ru», fel y 
gwuarlli (ddiwrthym oi ; ooide, gcill gacl ei »i«mi etto. 
*«r o nfelcd l«lywydd|«n y Crnnall** Idau ddaufon han«a eu 
C'yminanfiiocJd aiotn yn brydiawu, ac nid rhywbryd. 
I.Lrrw Iíymnai .— Anghofi ,»on> ddwcyd yn ci Ragymadrodd, f«>d 
y r arayddnod liw»» (— ), ar «1 yr hymnao,yn dangoa fol 
yr awdwyr td anhyaby*. Yn H\inn 1911, y roae'r galr atl 
yn ejalett yn y lincll Scianig g*«üly uol : — 

“ Tbc aui», and the mooii, knd tho Hara all thell darlron." 
(jT Nld ydyui wíîiIì clywed o C<»unctl lilufTa etro, ond dyagwyl 
iwn iythyr lx>b dyJJ. Mc»n pcrtliyuas i Ddinaa y Lîyn 
llab-u, nid otà nruiawr n«*w vdd v oud yn unig foJ iluoe«id 

0 dculiiordil, y rliat a Aut allan dan yr cagnc o ymofyn aur, 
yn bwriadu yuiuno A’r Saiut y u ddirgrlaidJ yno, a cbar* 
tr«-fu yu eu p.ilh. 

•' T. I». ’ -Na, y mae yn hollol anftmrddigaidd yn y brawd hwna 

1 gyrhaedd liyfrau o'cli llyírgell, a darlieti y Üyihyr itt aydd 
yno, b«»b tro y «iaw i'«-h tŷ. Oe na w«al byo, dywrdwch 
<%rtho yn gnrrdig ain bcidto y tn> ncr>*( 

tî Yutdrecbwu wtteyd deíuydd o yagrifau A. Hrani, J. Morrie, 
SiC 9 vn y nraaf. Nia gwydüom t»a beth i d«iwoyd wrth 
rin diwyd brydyddion, y rhat a gyfansoddant ddigon o 
beunillion i l«niw ein cyh <»cddia«l bob mi» ; os «lyrcdwn y 
cyhocddwn y cyrfan, ofown y bydd yn anwiredd noeth , ac 
atn hyny, nicddy liwit rnai gwell yw hod yn ddyataw. 

" Ifan liach.” — Mne p«»b ttn o’r Saint a gyfrano i glwbau claddu, 
yn meddwi marw yu Mabüon; ac y tuae'r sawl a gyfrauo 
gogyfer ag afíechyd, yu crcdu y bydd yn glaf, ac na wna 
Duw «’t wclla. 



UDGORN SEION, 

mu 

^eccn p ^aint. 


Riiif. 7.] GOttPHENAF, 1849. [Cvf. I. 

DADGUDDIADAU A GWELEDIGAETH AU. 

Y fa rn gylTreJinol oedd, liyd yn ddiweddur iawn, focl oes y 
dadguddia<lau a’r gwüledigaethau wedi darfod oddiar antser yr 
aposlolion, ac uas gallai y rhai liyuy fod o un lle* i neb wedi yr 
amser hwnw, gau y tybid fod pob peth aughenrheidiol i’w wybod 
wedi ei ysgrifeuu yn yr ysgrythyrau, ac nad oedd eisieu dim byd 
yu ychwaneg. Ond yn awr, mae y wuwr wedi tori ur y byd, u 
dechreua llawer o ddynion, hebîaw y Saint, gredu yn yr anghon. 
rheidrwydd o ddadguddiadau a gwelediguethau ; ac y uiaeut á'u 
holl egni yn ccisio oael gafael ynddynt, rhai trwy gyfrwng 
hyfibrddiadau Crist a r apostolion, ac ereill trwy gyfrivug Mes- 
meryddiaelh. Y mae dadguddiudau a gweledigaethau wedi hod 
yn cael eu hamlygu yu mhob oes o*r byd, oud nid un ainser yn 
fwy nâ ]>han fyddai gweision Duw yn ymdrechu achub plant y 
tywyllwch allan o deyrnas y diafol. Os byddai Duw yn uiulygu 
ei feddwl trwy ddudguddiad a gweledigueth, ymdrechai»y diafol 
ei wrthwynebu trwy yr uu cyfryngau. Nid yw yr hyu y mae 
dynion yn weled ueu yn ddadguddio idd eu gilydd, yn uu rhy- 
feddod i neb ; oud pan lyddo bodau ysbrydol yn hysbysu 
eu cyfrinaeh i’w bjodyr sy’n preswylio mewu cnawd ar y ddaeur, 
ac yn dangos iddynt weledigaethau, cyfrifir y cyfun yu syndod o’r 
mwyaf, ac yn weithrediadau goruwch naturiol. 

Gellir dirnad yn burion pa fodd y mae dynion yn derbyn dad- 
guddiadau ysbrydol ; eanys y mae yu anmhosibl iddynt wvbod 
yr hyn sydd yn meddiant yr ysbrydion, oddieithr i’r rhai hyny ei 


)2G 


CDGORN SKKAN 


hysbypu id.lynt, trwy ddylanwr.du ar eu hysbrydocdd hwy. Y 
mae llawer math o ddadguddiadau yn cael eu rhoddi i ddynion, 
rhai o natur dda, ac cjreill o natur ddrwg, i ateb y gwabanol 
dueddiadau sydd yn mhlith dynolryw. Fel ag y mae dyniou yu 
ewyllyaio dadguddio yr hyn fo yn dda neu yn ddrwg i’w gilydJ ; 
felly y inae ysbrydion da a drwg hefyd yn barod i wneyd yn 
hysbys i’w giiydd, yn gyslal ag i ddynion, yr hyn sydd fwyaf yn 
ol eu gwabanol dueddiadnu. \id ydytn yn ainmau uud oes hawl 
yn cael ei rhoddi i ddynion, tr»y ufydiìhau i withanol athraw. 
iaethuu perlhynol i Dduw n**u’r diafol, i erfyn am wasanaelb 
'Nsbrydion gwasanaetligar y ddau lywodraethwr hyn, er eu cyn- 
northwyo i gario eu hauicsnion yn uilaeu nr y ddaear. 

Elto, niewn ]»erlhynas i weledigaethau, nis gMliwn gyfrif yn 
foddhaol pu fodd y inaent yn cael eu dwyu oddiamgylch, a'u 
cyfleu o Üaen llygaid d\uion, pan yn nghasg fel ar ddihuu. 
Gw>ddom fod y rhai a fesmereiddir oddiaingylch i ni, yn cael 
weithiau olwg nmr eglur ar geryg-feddau a fyddo mewu cwr 
pell, nes y medrant eu dailleu hei» golîi llythyren, pau na wydd- 
ent ddim yn flaenorol yn eu cylch. Dro arall, dywedant eu i>od 
yn caufod t’apt. Jones a’i ganlynwyr ychydig o filîtiroedd o 
Council Blu ífs, ar y flordd i Ddinas y i.lyn Halen. Dylid deali 
gyda llaw uui y cysgadwyr hyn, nad ytv pob pelh a welant yn 
wirionedd ; ond, serch fod digon o hr« fion dros rai pethau a 
ddywedant, tllo cafwyd hwy yn geiwyddog ynghylch petliau 
tieill. Yn y fnn hyn dymunwn sylwi, nad y w methiad neu ddau, 
yn un prawf nad y w y dynic-n y mu yn dadguddio llawero bethau 
gwinoncddol, y rhai a dduiiant hrawf. Yn awr, mae yn ainiug 
nad yw eu hysbrydoedd hwy, yn ystod y gweledigaeihau, yu 
royned allan o’u cyrfl*, oniile beth fy ddai y uo yn darluuio y wel- 
edigaeth ar y pryd ? Nid ydym ni ericed wedi dt-aii athroniaelh 
gweledigaelhau, ac am liyny nis gallwn l'yuegi pa fodd y mae’r 
gulygleydd dan sylw yn caeí cu cludo o’r fath beilder dirfawr,a’u 
^osod o ílaen llygaid ysbrydol y cysgadur. Ond pe byddem yn 
gallu dirnud pa foild yr oedd Satan yn medru dangos holl deyrn- 
nsoedd y byd o Üaeu llygaid ein Hiacbawdwr, liwyrach na ddeali- 
em pa fodd y mae’r mesmtriedigion yn brcsennol yn cael eu 


CDÛORN SF.ION. 


1*27 


gweìedigaothon hwv. Mae yr egwyddor o fedru dango9 gwelod- 
igactliou yn arddtTchog iawn ; nid yn unig fe ellir dang< s yr hyn 
sydd yn bmloli ar y pryd, ond licfyd yr hyn a fodola raewn amser 
dyfodol. Weithiau dwg y ni f yn egored o flaen y llygaid, f«*l y 
gwnuctli i’r Slephan hwnw a labyddiwyd â cheryg, llo y gwelodd 
yr I c8u yn eistcdd ar dch-heulaw ei Dnd ; a phryd arall, unrhegir 
rhywun, fe allai, fel Ioun nr ynys Pntmo-i, â golwg ar y pydew 
diwaelod, a Satau a*i atigylion yu eoel eu bwrw iddo. 

Mae’r peiliau uchod yn liynod, nc i raddau uwchlaw ein deall yn 
bresennol ; ond gwyddoni fod yn nnghenrheidiol i ni a’n durllen- 
wyr wylio, yn ngwyneb y cyuihelliadau cytrii rimol sydd yn cael 
eu rhoddi yn awr i ddtisyf gweleuigaethau a dadguddiatiau, na 
fyddora yn boddloui ar y ihai a ddichon fod yn üeillio o’r diufol, 
yn lle o Ddtiw*. Cîan íml tuedd yn y hyd yn mliob oes i ystyried 
rhoddion y di ifol y n roddion dwyfol, gweddai i ni broti po'» 
ysbryd sydd yn eynnyg pcthau o’r fath. Mue duu Suis wedi bod 
yn areiihio «r Fesuicryddiaelh yu y He hwn, ao yiuddengys foi 
un o lionynt yu dweyd mai trwy Ysbryd Duw y cyllwynir gwel- 
edigaethau a dadgud liudau i’r rliMÍ ag y luaent yn ft*sinereiddio ; 
a dangosent mai trwy otTeryuoliaeth dwyuw, y n yr oes hon, fel 
y n yr oraser gynt, y ra ic derhyn yr Ysbryd hwnw. , Nid rliyfedd, 
gan hyny, fod parchediginn, yn gyslal â glowyr, yn talu arian yn 
bresennol atn gae! gallu i gyflwyno yr Y’sbryd huiiw i bwy byna^ 
a ewyllysiout. Os tnai Yshryd Duw a geir Jcl hyn ani arian, 
pahain y buwyd tnor drwsgl wrth Siqiot> Magus gynt am gynny^ 
yr un peth i’r apostolion ? 

Mae ífeilhiau yn profi yti awr, fod y dinl'ol yn ffurfio ei luu 
deyrnas ranedig rywfaint yn debycach i rîeyrnus Dduw, trwy 
1‘endithio ei ddeiliaid, wedi hir amddiíadrwydd, á rhyw ddoniau 
ysbrydol, y rliai a gynuwysant yn barod ddadguddiadau, gwele - 
igaethau, doniau iachâu, a rhyw ychydig o wahaniaeth ysbryd- 
oedd. Credir y bydd yn beryglus bob yn ychydig, i'r Saiut 
ddweyd fod enwadau ein gwlad yn gwadu dadguddiad a’r doniau 
ysbrydol. Eisoes bedyddir gau rai yraa er raaddeuant pechodau, 
gan fod yn lled ffalriol i osodiad dwylaw hefyd ; yr hyn a aw- 
gryrna fod cil y drws yu agored i’r doniau dan sylw. 



M28 


l'ÎÌGORît SEIOíf . 


Gvrelir wíth h) n oll, foJ anghen djsgn yr holl Snint i adeilsdc 
• eu hunain ar y “ graio” hono o ilda<lyurìdiad dinjful, a brofodd 
mor safadwr i’r apostol Pedr, a’r hon ni chafodd mewn cyflwr o 
gysgodrtrydd, ond pan yn ei gyflawn synwyrau, a hyny gan 
Ddnw. O hyn allan, daw y diafol yn fwy neillduol i wnenthnr 
arwyddion a rhyfeddodan trwy ddoethineb dynion, er bo»ldloni ac 
argyboeddi y rhai byny a fu yn eu reisio tran y Saint inor hir; 
ac yn y cyfamser bvdd Dnw â’i bläau a’i farnedigaethau o bryd i 
bryd, yn yseubo y bvil yn raddol o*i breswylwy r, nea yn y diwedd 
na adflira ond “ gweddrlP’ yn unig i roesawi dyfodiad gogoneddua 
ei anwyl Fab. 


Y “ DONIAU YSHRYDO í#” YN MRAWDLYS Y GELYN. 

“ GWAHANIARTtl YSDHYDOB DD.’* 

VJf ddawn uchod yw v seithfed »n y frawdlys, a d>wed y Syrî- 
uedydd mai “dyben y ddawn o wahanineth ysbrydoedd oedd 
adnabod gwahaniaeth rhwng y- gwir brophwyd, a*r pau brophuy«l 
rhwng gwns i Dduw, a chenad Satan.*' Etto, dywed, “ Yn 
gymroaint ag nad oedd y rhai oeddyntwedi troi oddiwrtli Iuddew- 
aeth at Griftionogaeth, yn meddn y Testament Newydd y pryd 
hyny, anghenrheidiol oodd hod Crist yn gosod rhywbeth yn safon 
yn ei eglwys, i brofi yr athrawon a ddeuent oddinmgylch. Credwn 
mai y ddawn o wabaniaeth ysbrydoedd oedd hono.'» Y inae Mr. 
SylwedydJ, ar y cyfan, yn lled gysson ynghylch y ddawn hon, 
oddieilhr ei fod yn ei gwneyd yn rywheth nad oedd eisieu ar oí 
cael V Testament Newydd: ar yr un tir gallai ddweyd hefyd nad 
oedd eisieu Ysbryd Glân ar neh, nr ol iddynt gaol y llyfr hwnw. 
l'u fodd y gall llyfr gadw yr hyn a roddwyd gan yr Ysbryd yn 
llestr pridd dyn, a hyny yn eglurhaol? Pa Ibdd y gaìl llyfr 
ddefnyddio dawn o lefaru, prophwydo, neu wahaniaethn ysbryd- 
oedd ? Mae yn rhaid cael tafod i lefaru, a llygaid i wahaniacthu. 
Pa Destaraent a adnebydd ddinfol pan y byddo “ yn rhith angel y 
goleuni Yn ol tystiolaeth y Sylwedydd,>y mae anghenrheid- 
rwydd ara ddawn felly yn yr oes hon, gan fod gau brophwydi i’w 
dysgwyl yn barhaus; a phaham nad y ddawn ag oedd yn cael ei 
chyfranu “ i arall,'* fuasai y goreu i’w hadnabod etto ? Nid yw 
dweyd fod y Testaraent wedi dyfod yn lle rhywbeth, ddim yn 
amgen nâ lol wag a direswm. Fo wyr pawh nad yx r y Testnment 
ond casgliad gan ddynion anysbrydoledig,o rai o’r llythyron hyny 


CDGORN SEION. 


129 


a ysgTÎfenoild yr apostolion ac creill at yr eglwysi, pnn na allent 
fyned atynt i’w dysgu yn bersonol ; rc na ftrriadwyd hwynt 
erioe«l i gytìawni gwaith yr Yshryd Glân, yr hwn ni allai neh el 
wneyd ond efe ei hun. Y mae yn anghenrheidiol i pa*d ysbryd 
cyn y gelîir gWHhaniaethu ysbrydion ; a chan na fedd y Testa- 
nient ddim un yabryd, na’r dyn a’i darlleno ond ysbryd ei hunan, 
pa fodd yn y bvd yr adnabyddir pau-yôbrydion, heb feddiaonu 
Yshryd Duw, neu y ddawn o wnhHniaeth ysbrydoedd ? Yn mhel-- 
ach yn mlaen etto, y mae'r Sylwedydd, er mwyn treio profi dîffyg 
undeb yn yr eglwys gynt, yn dweyd fel hyn : — “ Mae y rhan 
fwyaf o draethawd Capt. J ones nr y ddawn hon, yn cael ei gym- 
meryd i fyny i ddangos nad yr un ysbryd sydd yn y gwahatiol 
enwadau, yn ‘'u harwain i’r fath wulianol gredouu a theimladau. 
Ond, yn ol hyn, nid oedd Yshryd I)uw yn y rhai yn eglwys 
Rhufain ag a fwytaent gig, os oedd yn y rhai nad oeddynt yn ei 
fwyta; ncti nid oedd yn y rìiai nad oeddynt yn ei fwyta, os o*»dd 
vn v lleill. Ac vn ol v lesymeg vna,nid allnsai fod Yshryd Duw 
vn y dyn oedd yn ystyried diwrnod i’r Arglwydd, os oedd yn y 
dyn nad oedd yn ei ystyried ; nou nid oodd yn yr olnf, os oedd yn 
y blaenaf.** Yn awr, nid y w yr enwadan yn croesi eu gilydd, o 
herwydd fod rhni yn Ddirwestwyr, ac ereül yn yfwyr: arhai.yn 
vsmocio, ac ercill yn pei<lio; otid wrth eu hod yn gweinyddti yr 
un ordinhadnu, a phregethu yr nu athrnwiaethan, yn wahanol 
hollol, — wrtli hyny y maent yn cri'esi eti gilydd, ac yn cpel eit 
harwain gan yshrydion gau. Wrth ufyddhnn i'w orchymynion. a 
gweinyddn ei ordinhadau, y dysgwylia Duw i’w blant beidio 
croesi eu gilydd, ac nid rtli fwyta cig neu fara. Nîd Ysbryd i 
ddysgu bwyta ac ystyried diwrnodau ydyw, ond un i dywys i> 
gwirionedd. Pan dywysid rhai gynt gan Ysbryd Duw i bob gwîr- 
ionedd, nid oeddynt, er byny, heb lawer o golliadau yn nglyn A 
hwynt, y rhai a ddiwygid yn hnrhaus gan arolygwyr yr eglwys. 
Y mae plaut Duw yn cael eu harwain gan yr Ysbryd, pan y 
byddont yn cael eti dysgu gan athrawon ysbrydoledig ; a phan y 
maent yn cymmeryd eu barwain felly, dyna’r amser y tywysir 
hwynt i bob gwirionedd ; ond nid ar unwaith y cyrhaeddant her- 
ffeithrwydd. Nid yw athrawon yr enwadau yn addas i urwain 
ereill i bob gwirionedd, tra y maent hwy eu hunain yn yraddy- 
eithrio mwy oddiwrtho bob dydd. Yr hyn a wyddant hwy yn 
amgenach na’r rhai a ddysgant, yw eu doethiueb ddynol , cunys 
credant roae y peth diweddaf a gawsaut oddiwrtb Dduw vw y Tes- 



t’DouRN ftlSION. 


130 

tHiiu'nt Nowydîl, yr hwn a fedda eu dy*cybiion gy«tal á hwythau. 
Yu awr, pan y raeddylia Mr. Sylwedydd mai wrth y u gair a'r 
dyatiolaeih** y raae profi panb vn hrescnnol. dymunwn wybod 
wrth ba beth y niae pn>fi y g«ir a’r dystiolaeth ? Pwy sydd yn 
gwyb.nl yn awr, os uad yw y ddawn o waliauiacth yabry doedd yn 
yr eglwys, pa un a» gwir neu gau yw y gair a’r dysliolaeth dan 
sylw ? Nid g»iw i neb dd»c\d ei fod yu credu a gobeithio, raoyt 
y nìiie yn rhaid cael aicrwydd cyi» bod y n ddiogel rhag y gau. 
Mae yn anghenrheidiol profi yr ysbrydion yr un mor drwyadl yn 
awr, ag yn yr amser gynt; ond pa f.»dd y gellir, heb feddu yr uu 
Yabrrd? Ni al) y Testaraent ond cynnorthwyo yn unig i gredu ; 
raae y sicrwyd'l a’r prawf yn eisieu o hyd. 

Y mao Capt. Joncs, yn yr “ Eurgrawn,” yn I rafod y ddawn hon 
yu gryn fauwl, «c yn gosod allan yr anmhosihlrwydd o fod y 
gwahanol sectau sydd yn y byd yn cael en barwain gan Ysbryd 
Duw, a’r anghen roawr sydd ani y ddawn yn yr oes lion, yn anad 
un oes arali, er cu dwyn i undeb y ffydd. Ond, mae vn debyg i’r 
Capt., yu ei frys i ddarlunio y gwalianol sectau, ddygwydd taro 
urth “y .Metbodsyn, druau,” yr hwn & gynhyrfodd yn drwyadl 
yu tnherdon y Sylwedydd. Daetli Pw fryd yn union y gallai fod 
rhai o’r Saint wedi troseddu cyfraiib y wiad, ac y byddoi crybwyll 
rhyw drosedd yu ddial ac yn brawí da nad yw y Saiut, rawy nâ’r 
euwadau ereill, ddim dan arweiniad Ysbryd Duw. Druan o bono ! 
Ai ni wyddai eí fod y Saint cyutefig dan arweiniad yr Ysbryd, a 
bod Paul yn rbybyddio rbai o honynt i roddi lieibio ladrata a 
rneddwi ? Nid Ysbryd Duw sydd yu cyinhell neb i droseddu na 
cbyfeiiiorni, oud ysbrydion ereill : inae gan ddyn waitb i’w profi, 
a gwaith dyfal i ddilyn y da. Yu nesaf, yiodrecha y Sylwedydd 
hrofi fod Capt. Joiies yn croes ddweyd ei liun, trwy ei fod vn aw. 
grymu mewn un mau fod y “ cythreuliaid yn rbwym,’’ tra yn son 
ûin eu bwrw allan me«n tnan arall. Oni ellir profi fod yr ys- 
grythyrau yn dweyd yr un petbau ? fGwcl Judas 6, a Marc 
xvi, 17.) Gwna yr un sylw y tro yngbylch “ pcn yr eglwys” 
hefyd, yughyd â gwrthddy wediadau J. D. yn y “ Propliwyd*’ atn 
li&gfyr, 1847, y rhai sydd yu ddigon cysson i’r sawl a fyn ddeall. 
Ond pe byddai rhywbetb yn uughysson, beth wed’yn ? A houodd 
Capt. Jone9, neu J. D., eu bod hwy yn berffaith, neu ddim yn 
agored i ffaeledduu mewn ysgrífen, yn gystal ag raewn rhywbeth 
arall? Gwyddom ara danora ein hunain, ruai nid heb lawer o 
M-ylio vr ysgrifenwn, ac raai nid heb weddio yu barbaus am.gyfar* 



I ÜGOItN SEION. 


l*ì 


wydilytl, a gofyn harn brodyr fyddo yn meddu mwy nâ ni o 
ddoethineb Üuw. Ktto, er y cyfan, ofnwn fod ynom ni golliadau, 
ond nid yn ein crefydd,nac ychwaith yn yr Ysbryd a dderbyniwn. 

u Gwahaniaetìi ysbrydoedd* 1 yw y ddawn olaí a fu yn mrawdlys 
y gelyn mae dwy o’r naw heb eu treio etto, ac nid oes nemawr 
argoel y cant eu treio yno ychwaith, nad betìi yw'r achos. Cawu 
ui, ynte, eu treio ein hunain, rhag iddynt fod yn aros eu prawf 
am byth, ac ymdrechwu eu cael yn rhydd mewn byr amscr. 

“amhvw dafodaü.” 

Mae y ddawn hon etto yn cael ei rhoddi “ i arall a’r hwn a 
fyddo yn ei defnyddio, “ nid wrtli ddynion y mae yn llcfaru, ond 
wrth Dduw ; canys nid oes neh yn gwrandaw. 1 ' Y’r ol pob hanes 
ag sydd yn yr ysgrythyr, dyben y ddnwu hon yw adeiladu y medd- 
iannydd o lioni, ac hefyd i adeiladu yr eglwys trwy pytieithad. 
(lalìai rhai o r apostolion fod wedi j»regethu trwy y ddawn hon, 
er na allwn ni ddeall hyny yn yr ysgrytbyr inewn un ir.an, a 
diclion y gwna Duw alluogi rhai i bregetlm felly etto ; eithr ni 
ddysgwn ni o r Testaraeut Newydd mai at bregctbu y rhoddwyd 
y tafodau, ond vu hollol i*r gwrthwyneb. (Gwel 1 Cor. xiv). 
Mewn perthynus i barliad y tafodau, profir gau Paul nad ydynt 
i beidio, hyd nes y « delo yr hyn sydd berlT.iit.i” (I Cor. xiii, 
8 10) ; ac yn ol hyny, y mnent heb ddarfod etto. Gan fod cyra- 

maint o dystiolaetliau wedi eu rhoddi yn barml ynghylch v ddawn 
hon, yr ydym yn ei gadael i basio yn rliydd. 

“ CVFIEITUAD TAFODAU.” 

Dyraa y ddawn olaf u enwir ; a chan eu bod yn dal cymraaint 
0 gyssylltiad â’r un Üaenoiol, nid oes achos treulio amser na 
phapyr vn ei chylcli. Lle bynag y byddo y ddawn o lefaru â 
tbafodau, y mae yn ddiau fod eisieu y ddawn o gyfieithu i fod yn 
bresennol bob amser; ac nid yw y llall, vn ol tystiolaeth Paul 
(1 C'or. xiv, (ì, II, 14, ló, 28), ddim o un gwerth, os na fydd “ cyf- 
ieithad tafodau” vn ei chanlyn, yr hyn ai gwna vn gystal A 
phrophwydoliaeth. Cian liyny, gwelwn yn ddoethineb i ryddhau 
y ddawu hou, ar yr un tir á’r llall, fel y gallom gau y frawdlys, a 
gadaeì i bawb ddeisyf y “ doniau goreu.” 

Wrth gwpla ein sylwadau ar v Üoniau Y sbryJol, hysbyswn na 
allwn ni fod yu gyfrifol am ddira ond vr hyn ag ydym yn ddeall 
yn ysgri fen u . Geiîl llawer pelh fod yn wir y mae ereill vu. 



LlíOOIt» SEION. 


l'&â 

ysgrifenu, ag naJ ydyui ni yn cu hamgyffred ; ac •» ganlyuiad, y» 
hyu a ysgrjfeno ereill fo yn gwybod mwy nâ ui, y rhai hyny sydd 
i íod yn gyfrífol ain eu dywediudau, ac i’u dy«gu ninuau hefyd 
uan yu cyfeiliorni. 


Y D Y B A C O. 

Ni feddyliasoui erioed eln b»»d mor boblogaidd, cyu i ni ysgrifenu 
ycbydig ur y “ Bibell a’r Gno." Llawer o ganintiwl tydd arnom, 
a llawer o ffrorai a hanner digio. Y petb cyutaf a wuelai rhai 
wedi darllen atn y bib, ocdd tallu ei ddyburo i'r táu, a phendcr- 
fynu peidio ei gwrddid eilwaitb; trayr ymdrechai ercill, druaiu o. 
bonynt, brofi cin bod yn dweyd colwydd aiu Ianto y Gof ac ereil). 
l'rynai rliui biinueiau hiruch er ein gwau-galoui, tru y dauíonui 
ereill atom bennillioii o glod. Dengys y llythyr bach dienw a 
ganlyn, gynnwyuiud aiol rhywun lled fawr um danom : — 

“ Merlhur, Juley 3d, 1819. 

“ Anwil Frawd Devis,— -Gweies chidig och ffoluueb yn Udcorn 
/u»n dwedda, ìuiwn perthunas ir Bacco. Garswu i glwaid dun 
proyedig yn tríu y hib a’r Chno, ag nid un nu Smocodd eriod. 
ltwy i yn gweld y cyfan yu Rong ollol ; am hyui dimunwn eich 
edifcirwch gerhron yr Hglws yn ddioid, ne» ui ullui i gydfytta n 
chi bylii. Dodwch y llythur hyn yn Udcorn uesa, nei ni phiyuu 
i rugor och Udcyrns. \dwif yn ddifrif, 

“Cabwh Smüco. > * 

Derbynlasom lythyr dieuw urall, yn dwyu lythyrnod Cuerdyf, ai 
ddyben i’n cyhuddo o fod yn aumhroliadol, ac o fod yn groes i ni 
ein hunain pan yn anuog cin darllenwyr yn ddiweddar i “ brofi 
yob peth,” a ui ein hunaiu heb brofi dybaco. Carera weled y 
dynion sydd dros düybaco, yn ainlygu eu licnwau wrth ei amddi* 
tì’yn, yn lle bod inor gywilyddgar; a Jymunwu eu hyabysu ein 
bod ni wedi gwneuthur prawf teg o gnoi ac ysmocio, ac wedi ein 
liurgyhoeddi yn liollol uad ydyw ceg dyn crioed weJi ei bw iiadu 
i fod yn dop simnui dybuco, nac yu glòs i gadw ei domcni. Ond 
dylai yr ysgrifcnwyr anhysbys liyn wybod nad ocs eUieu gosod 
gwenwyn yn ein gencuau, er profi ei J'od yn ddrwg: y mac llawer 
ffordd i brofi pa beth sydd yn dilrwg, lieb ddcfnyddio y genuu at 
hyny. Ofnir, os â paw b i brofi pob peth â’u geuau, y gwelant eu 
cumsyuied pan fyddo haiarn cocli Iauto y Gof yn glyuu yn eu 
tafod, neu anwedd y “ Morgau" yn rLyddhau y dauocdd wi th, 
brofì blas ei ddwr, 



cdiìohn seroN. 


133* 

Yr bron pcrstra»liu ein hunaiu yn awr, fod ein hysgrifen 

yn rhagorach y iro hwn, gan nad ues on«i ychydfg iawn o f«rg yu 
ein hamgylclm : a bwriailwn ddwoyd tipyn i b«rpas ynghylch y 
Dvbaco, gan obcithio v bydd i*r lles pawb; ac or na fvdd, r»id ein 
bui dì fydd hyny. Yr amser ag oeddym yn ysgrifeim o’r llHen ar 
y pwnc hwu, dygwyddoild f«»d yr apostul Orsun Pratt yn iyinnier 
adwyo sylwadau cyffelyb yr un pryd, ac yn hysbysti y h\ddai yn 
ddu i*r Saint wneyd dcfnydd o honyot. Kr i ni geisio d.mgo* \ n 
ein rhifyn diweJduf, nad yw doctoriaid a benywod, yn gyiTredÌn, 
yn fwy n .& uitmau, yn barnu yn ffafriol ain ddybaco, etto yui 
ddengys nad yw llawer un yu coclio, eithr yn hmiru \ n c;t> 
gwyneb ac inenn llythyron, yn debyg i hyn : — 

“ Y bihcll sydd yn (Ihsus, 

A mwynaidd i bob dyn 
Fc yra y gwynt afíach 
Sydd yn y corff yn tìin : 

Mae'n uerlhu y synwyrau, 

Mae’n gwnhortb du i*r co’ ; 

\ pbwy ddyweda mwyach 
Mai drwg yw’r ‘ bib a'r yno f' ’’ 

Os chwiliwn yr ysgrythyinu ain atcb, o ddechreu Geneais liyd 
ddiwedd y Daguddiad, ni chuwn gyintnaint â llinell yn liyfcb\att 
fod y bib a’r gtiu’* y n belhau adiiahydiltn» i ddymon, oddiar 
dechreuad y byd hyd ddyddian yr apostolion ; ac o gunlyitiad, 
ofer dysgwyl am utel* o'r ysgrythyrau o blaid, nac yn erbyn r 
41 bil» a*r gno.” Pwy byuag sydd yu eynitneryd y Bibl i’w ddiiyn, 
rmwaded a’i ddybaco hyd nes y caffo aduod i brofi fod mwg yn 
feithrÌDiaeth i*w gorff, ueu fod ìlysiau a gedwir yu bnrhaus vn 
nghil V foch yn llesol i r bol. Oua os oes rhyw un a foddit na ar 
alcb o ífynnonell arolJ, hehlaw eiddo y doctoriaid, y benywod, \ 
Golygydd, a’r Boìbl, yr ydym yn barod i'w roddi, ac hyderwn fod 
pob un o’r Saint, beth hynag, yn b«r»»d i gredu yr ateb hwnw. 
Yr apostol O. Pratt sydd yn ei roddi, yn y Stùr , atn Gorph. I, I84«J, 
yn y geiriau hyn : — “ Os yw y Saint yn paethion i’w blys, «c vn 
methu gadael y pethau sy’n niiceidiol [gun gy feirío at y dybacoj, 
pa fodd y gorchfygaut bob petli V' Eilhr ibag oJu íod rhywun 
yn ystyried apostol yn rhy anwybodus ac amuhrofedig o ddefuyd 1- 
ioldeb dybaco, gosodwn Dduw,yr awdwr o hono, i ateb. Edrycher 
i 240 tud. o r Doctrine and Couencwts , a cbeir gweled yr hvn a 
lefara Duw trwy ei Ysbryd, yn v geiriau hyu : — “ Nid yw tybaco 


131 


IDGOaN 5CION. 


yu dJa i’r corff, nac i*r bol, ac uid yw yn dda i ddyn ; ond ìlys 
idtiyu ydyw al friaiadau a phob ainftriliaid atìach y i'w arfcryd 
gyda docthiueb a tr.edrutsrwydd. Ac hefyd, nid yw gnirodydd 
ptmlhion ddini at y coríT na'r bol.*' 

Yn awr, y mae pub uu sydd yn credu yr hyn y mae I)uw yn 
lef.nu yn yr oes hon, nedi c&el ei argyhoeddi yn drwyadl, hellach, 
nud yw dybaco yu dda i'w arferyd yu ei bibeil, nac yn unhil ei 
focb ; uc fe ẁyr hefyd, oa durfu iddo ddigio urthyn» ni y mia 
div\«*d«iuf, iddo ddigio urih Dduw yr un pryd. Geill y byd 
chnerlbiu ain hjn, ond gŵyr y äaiot rywbeth yn umgeuacn, ac 
tttyut hny, yn fnyuf iicillduol, yr ysgrifenwu. Nid ydyrn yn 
rhuddi gorchyrmu i neb, ond rhoddnn gynghor i bawb; a plin > 
L>uag a’i derhynio, ele ei hun fydd yu derbyn y lles, uc niù nyni. 
Os bydd rhai o‘u darilennyr yn ùewis, gallanl ddefuvddio sailh 
cymmaint o dd\b*tco a# o’r blacn : ni »na niwed i ni liyth, o» 
cudwunt ei fnrg orijiw rlliy m ar aiuur bwyd. Dysgwyliwn, rha«g 
c\wil)dd, y dinygia pav\b \n y ])cth hnn, o leiaf, os nad ydynt mi 
dewiâ rhoddi y dybaco heibio. Y niae rheswm dynol yu riungc* 
f«id llawer o fendithion yn deilliaw trwy heidio defnyddio dybuco. 
tìeill dyn gadw y s,nllt a rydd bob n \ tbuos ot ddybaco, ut ryw 
ddyben rhagoiach ; u lliroi y bl \ s sydd at y hibell a'r gno, yn !l\» 
ut ddysgeidiaetb. Y mae yn drueuus gweled y cauuoedd ieueuc- 
lid sydd yn y gweiihiau, y rhui ydynt yn gampn \r ar y bib, eiihr 
lieb fedru gair braidd ar lyfr. l’u faint o amser gwerthfunr a 
dreuliant i uuadlu inwg, dau ddy l.timad y fyuipny flbl o’i fod yu 
codi dwfr o*u cylla, yr liwn nid y w ddim auigeu nâ'r dwfr treu - 
iuwl sydd yn ochrau y geueu? Uheal y dwfr hwnw at duniaid o 
faru,uior gyuted ag y rhed at y m«g; » geili pob dyu ddeall, 
nrth lyucu ei damaid, mui dybeu y dwfr sydd yu y geneu, yw ci 
a tdasu y bwyd i’r cylla, ac nid at ei boeri ullan 

Yu awi, wedi pron yn eilhaf leg i'r Saiut atle«oideh y riybaco, 
nid Öbl o beth fyrid i ni y Cymry, fel ug y gwnaelh y Saes«>n yn 
ridiw eridar, wiieyd cyfrif pa faint o arian sydd yn cael eu gwario 
gau y Saint, yn groes i gynghor penriaut Duw (g«el “ Doc. aud 
Cov.,'’ tud. 241, 242), wrth leiihrin blys afresymol ht lysieuyu a 
fwiiadwyd i iacháu anifeiliaitl y mues. tîolyger fod y Saint yu 
«Nghyuiry ddiui ond pedair mil mewn rhiledi, u Lod pob un o 
lionyut yu gwario driini ond tair ceiniog yr wythnos at ddybaco. 
Dy wed rhai ysmocwyr wrt iym fod y cyfurtalcdd o dair ceiniog yr 
un yu rhy isel, ac y dylosai fod mi bcdair; ond cuilf tair aleb eiu 



UDGOItN SEION. 


135 

dybou yn bresounol. Yn ol hyua, y luae y »wm fawr o ddwy Jil 
n rhwe chant u buunau (Jigon i gurio 400 o Swiul i Cotincil liiuíTs 
bob blwyddyn), yn caol el «wario yu llyoyddol gai» y rliai hyny 
»ydd yn hirutlhu uiynod tuu Soion, yu unig aiu ddybaco, heb sôa 
aiu y trewlwch a’r cwrw. Onid yw l)uw yn gwybod am y ddwy 
iil u chwe chaul punnau, j*an fyddo y Saint yu gweddio arno aui 
agor culonuu V cyl'oelhogiou i w ciudo alluu o Huhilou ? l’a fodd 
v cofia Duw um \ Suui tlawd hwnw u dreulia swllt >r wythnoa 
trwy dull ei bib, i ddiyslyru ei gynghor, pan y cwyua wrtho am 
i'i dlodi ? Yr utebiad goreu i hyn yw y geiriau hyny a urfeiir yn 
Seion, ëef, 44 Y mue Duw yn helpu y rhai hyny a helpant eu 
hunain.’ 1 Helped y Saint, ynte, eu hunain, a gwna Duw eu 
belpu liwy. llcb hyny, nid oes lluwcr o obaith. Maeynwir 
fod y rhan fwyaf o’r Saint Cynireig heb gaei eu d\sgu erioed, cyn 
yn awr, beth y mue eu Duw wedi lefaru ynghylch V dybaco 
u'r gwiri d>dd. Ni chawrsunt gyfle u*r hlaen i gredu ei leferydd 
ur v |»wnc hwn. liellach, fe fydd y byd yn burnu pa uu a ydyw 
y Suiiit yn credu y dajguddiudau a gaw >ant gan Diluw trwy enau 
Joaeph Sinith ac ereill. Ni chred y brd en dwyfoldeh, os gwe.aiit 
y Saiul yn diyslyru y cynghoriou hyny a ddywedir i Ysbryd 
Duw lefaru vn yr oea hou. Cìun mai cyughor cyffredinol \ w 
hwu, ac uid gorcliyinyn, uid oes achos i ueb o’r saint ednch pa 
beth inae eu llyw'yddion yn wneyd : rhaid i b«*b un aefyll ar ei 
waelod ei hun. Os bydd rbyw lywydd yn diystyiu liyu, a thrwy 
hyny yinddwyn yn annoeth, nid oes rbwymau «r neb ei efelychu. 
Dydd beudilhion y rhui hyny a wrandawani ar gynghor c\ffred- 
iuol lel hwu, o tlaen eu Uywyddion, yn sicr o fod yn l)ios<>g. Na 
fy dd ed i neb fyddo yn rhoi heibio dd\ baco, gyhuddo ereill aro 
beidio; chuvs nid oes i ncb draws-arglwyddiaethu, oud gudael i 
bob uu ei ryddid. 

Yn awr, wedi h\sb\su mui gorchymyn a gawsom i ysgrifenu 
hyn, cawu ddiweu iu >u ngeiriau olaf Duw \n y dadguddiad dan 
*yiw : — “Cailf yr hoil Saiut a goíìaul gadw a gwneuthur y dy- 
wediadau hyn [sef ynghylch gwirod, lybaco, a phethau ercill], 
gan rodio mewn ufydd dod i’r gorcbymynion, dderbyn iechyd yn 
cu bogail, a mêr i*w hesgyrn, ac a gánl ddoelhiueb h t!;i\sorau 
mawrion o wybodaeth, ie, Irýsorau cuddiedigj u rhedaut ac ni 
llinant, a rhodiant ac ii : ddiflýgianl ; u royfi, yr Arglwydd, wyf yn 
rhoi iddyut hwy addcwid, y bydd i’r angel dinystríoi fyned heibio 
iidynt, rnegys plant Israel, a pheidio cu UadJ hwynt. Arnen,” 



ri)GORY »«KIOir. 


I3T, 


MINNAU ’NAWR A GANAF. 

’Wna’i gyiiRhor undyn ís y nen, 

Fo‘n plygu ei ben yn llibyn ; 

’Dyw cig u gwued a'u syniad serth, 

Ond dwlni certh i’w dilyn. 

CYDGOR. 

Minnau ’nawr a ganaf; 

C anaf, pa’m na chanaf ? 

O, canaf, canaf fi. 

Meddylia llawer Is y rhod, 

Mai dyma yw bod yn dduwiol ; 

Arweinia hyny, o eisieu pwyll, 

I sydyn clwyll arswydoL 

Minnati 'hawr a ganaf, &«;. 

Gorch'niynodd l’aul, gwr llawn o glod, 
ln' fvw a bod yn Uawen ; 

Gwar*fun«ídd Crist, mae’n eitbaf gwir, 

Wynebau hir annyhen. 

Minnau ’nawr a ganaf, &c. 

Fel hyu ’rwy’n meddwl hwylio’n mla n, 

Gun fod yn Ián deuluddyu; 

’Dyw Ilaesu gwetl a goslwng gwur, 

Ond delw or hudolyn. 

Minuau 'uawr a gauaf, &c. 

Os derbyn wneir ddysgoidiaeth wiw, 
lach obaith Duw’n hachuhwr, 

Fe geir na cha nac ofn na chur, 

Mo ddilyn gwir addolwr. 

Minnau ’no.wr a ganaf, ícc. 

’Wna'i ganlvn fyth, nad faint fv rhaid, 

Un ddall-hlaid o’r fath ddull blwng; 

Gwrtbdrawiad chwith, ar anian chweg, 

Yw gwel’d y geg yn gostwng. 

Miunuu ’nawr u ganaf, &c. 

Os byddir dan drailodau blin, 

Gwell plygu’r glun nâ’r gwddwg ; 

A chanu pennill bnddiol llraeth, 

Sydd well nag uiaetli gilwg. 

Minuuu ’nawr a gunaf, &c. 

Nid i gaetbiwed ’gahvodd Crist 
Ni ’fyw, dan drist oer drefen ; 

Rho’dd ìiwnw’n gaeth — boed iddo r clod — 

Fel gaìlom fod yn llawen. 

Minnau ’nawr a ganaf, &c. 

Nathan Ddü o Lltwii.. 


TrófctstelL 



W'DCiOÜN S&ÌON. 


137 


YR “ OLEW*’ MEWN DADL. 

Dafydd — A glyuaist ti, Morgan, am y dyn a laüdwyd gan yi 
bc*n Seintiau melldigedig yna. Mae eiaiou eu traniporto bob 
copa o honynt. 

Morgun — Naddo i ; 6Ut y lìaddaaant ef ? 

Dafydd— Trwy roddi iddo yr hen olew yna aydd ganddynt i 
ladd pobl. Nad beth fyddo yr atìecbyd, yr un l.eu atwff drewllyd 
«y'n crael ei roi i bawb gan y diawliaid. Damno nhw ! Bum 
gyda y doclor ucithiwr yn adrodd eu hen driclts cytlireulig, uc yc 
oedd i‘í yn peuderfyuu myuu iuquesl arno, fel y gallai draneporto 
çyimuaint á dwsin o honyut. Ond, diawl, inae hyny yn lawer 
rhy fueh, yn ol barn gyfìawn ein gweinidog ni, myu Duw. 

Morgau — Paid rhegu, Dafydd bach. Pa olew sydd ganddynt v 
o» gwyddosl ? a pha beth y w ci enw ? Y mao cittieu gosod sUip 
ar fusucs felly. 0» oes hawl ganddyut i grefydda, uid oes liawl 
ganddynti ludd pobì. 

Dafydd — Wn i beth yw enw ei hen olew uffernol a drewedig, 
ond Uaddasant y dyn yna oedd yn y cholera. Mao’u warthus 
meddwl fod y faih ddiawiiaid yn cuel byw tuewn gwlad Gristion 
ogol. Diaw), gadcwch i ni fyn’d i siarad â’r crnwowr. 

Morgan — Ust ! dacw Wil y Saut yu dyfod heibio ; gadewch i 
ni ofyu iddo pa beih yw enw yr olew. Treiwch cbwi, Dafydd. 
duwelu tipyn, u pheidio cynhyrfu gyrnmaint. 

Williaiu — Diwcddydd da i cbwi, eich dau. Maon d\w>dd 
lled hyfryd. 

Morgan — Ydyw, William, mao yn dywydd da, oni buasai ▼ 
cholera sydd yu y lle. G wrandewch, William ; a allwn ni gaei 
gwybod genych pa olew mae’ch bobl chwi yn arfer? 

Dafydd— Daumo’ch pobl chwi yn lladd y dyn yua. 

William— Gellach, siwr, os bydd Dafydd yn ddystaw. Dyma 
botelaid a brynais \n «wr gyda’r druggist; yr oodd morwyn ein 
ineistr yno yr un pryd yn prynu dwy botelaid u’r un peih iddo ef 
çrbyn ciuio. Ei enw y\v y bcst idive oi/, ueu sueet etdimj uil. 
l'rofwch lymaid o hono eich dau ; mac y gwyr mawr i gyd yn ei 
ddefnyddio gyda y gwahanol lysiau sydd ar eu bordydd. 

Dafydd — A fyn y cythruul ciu lladd ninnau befyd? Dauino’i 
enaid ef ! Dere oddiwrth y ffwl, Morgan, neu dyma tì’n myn'd. 

Morgan — Cerdd dy liunan, yr asyn dwl. ’ltwyf fi wedi bod yn 
yfed yr olew hwu o’r blaeii, William, er ford meistr. a dyina yv 



IDGOIt.N SfcllON. 


13d 

olew hyfrytaf a tnwyuf iuelius a brofais erioe<l. Alae yn sicr a 
fod mor iach a diniwed ä dwfr glûn o’r ffynnon. A ydyw’r Saiul 
yn gosod rhywbeth ynddo, nen ynte yn ei gymmeryd fel hyn ? Yr 
wyf yn credu y dywedwch chwi y gwir wrthyf. 

Williain— Yr unig belh sydd i gael ei wneyd i’r olew hwn etto, 
cyn ei roddi i’r claf, yw fod yr henuriaid i’w fendithio trwy weJdi; 
wedi hyny eneinianl y cluf, ar ei ddymutiiad, yn enw yr Ar- 
glwvdd; ac o» bydd yr afiechyd oddifewu, rhoddant Iwyaid neu 
ddwy iddo i’w yfed. Yna, gan osod eu dwylaw ar ei ben, gwedd- 
iant eilwaith, yn enw Iesu Grist, ar Dduw i iachâu y claf. yn ol 
ei addewid. I brofi fod hyna yn ysgrythyrol, ac o gaiilyniad yn 
ol cyfraith y wlad, nid oes eisieu ond darllen yn Iago v, I 4 — 16. 
Dyna y gwirionedd i chwi yn onest, a beth feddyliwch atn dano? 

Morgan — Yr wyf wedi cael boddlonrwydd neillduol ynghylch 
yr olew genych, ac y niae yn rhwydd i tni weled yn awr ntai 
siurad dyuion auwybodus yw yr holl fwstwr sydd am danoch fel 
enwad. Pa fodd y gallui olew felly ladd neb, pe yfent werth 
swllt o hono? Ni feiddia un doctor ddweyd fo<l eich olcw churi 
yn lladd neb ; a hyny um nas galluiit roi prawf. Ond dvwedwch 
wrthyf, a oes rliai o’r Saint wedi derbyn iecbyd oddiwrth Dduw, 
trwy gyfrwng olew, gosodiad dwylaw, a gweddi ? 

Wiliiara — Oes, cannoedd yn Merthyr yn unig, heblaw lleoedd 
ereill. Y mae lluoedd wedi eu gwclla o’r cholera yn ystod y mis 
diweddaf yn Merthyr, trwy weinyddiad yr ordiuhad, ac nid oe6 uti 
o bob deg wedi rnarw o’r rbai a fu yn glaf. Gallaf grybwyll 
witbych am wraig Dayiil Joues, rawnwr, Ynysgou, yr hon a dder- 
byniodd iacliàd dair gwaitli o’r cholera ffyrnicaf a welwyd yu 
y lle, drwy allu Duw. Yr ail dro, yr oeJd Mr. Davies, y ineddyg, 
wedi ei rhoddi i fyny yn hoKol, gan ddweyd nas gallai fyw dros 
hanner awr yn hwy. Pan oedd Mr. Davirs yn y tŷ, a’i lon’d o 
fobl gelyniaelhus i’r Saint, daeth yr lienuriad W. Phillips yno, 
mewn nlydd-dod i gais y claf, ac u weddiodd dair gwnith ar hen 
y claf, yn ngwydd a;: ryw dystion,pan y rhyddhawyd hi oddiwrth 
y cholera yn y fan. Yr oedd liyn ar foreu dydd Sadwrn, y I4eg 
o’r iijìs hwu ; a dywedodd rhai o’r tystion fod yn rhaid fod gallu 
Duw yn mlilith y Saint, a chyiumerodd itn o honynt ei bedyddio 
V noson hono, tra yr addawai ereill ufyddhau yn fuan* Y’n yr 
liwyr, cafodJ yr un chwacr ci tharo \u greulawn gau y choler* 
drachcfn, yr hvtn a'i crcbachai yn anafus, nes yr oedd rliai Saint 
\vpdi mvned i anobaith yu ei cbylch,gan y ciedent fod cu bymys 



rimoHN SBION. 


m 


garoedJ nr«li Jryllio ; oml irwy weinyddiad yr henuriaid a aelh 
ati, cafodd ei hadferu eilwaith, ac y mao yu awr,er vn w«n, va 
gwneyd yn dda. Dywedir uu welwyd cyinmaint o flydd inewn 
un Gymraes eríoed o’r blaen; uc oa oedd uaw bywyd mewn cath, 
fod yn rhuid fod ugaiu ynddi hi ! Yr oedd y cholera wedi ymosod 
arni pun oedd mewn cyflwr peryglus arall, yr hwn oedd wedi ei 
hollol lethu yn barod. 

Morgan — Ma« yn hen amser i mi fyned, mi wela'. Diolch / 
chwi am egluro ynghylch yr olew a’r pethau ereill. Bydd i oii 
alw gyda chwi nos y fory, n pheidiwch synu os cymmeraf fy med- 
yddio cyn eich gndael. Y fulh tTwl oedd Dafydd, druan. 

Williani — Wel, os ydych yu myned, ffurwelwch, u byddwch 
} m »iu r o alw. 

Y GWYllTHIAU HEB DDARFOD. 

Ntn gwiw i neb ammau yr byn u dystioluethir gan rai o grefydd- 
wyr duwiolaf yr oes, ac a gyhoeddir yn y inisolion hyny sydd yn 
tra ihu y gwir i bawb. i*an y dywedant hwy fod gwyrlh wirion- 
eddol wedi dygwydd yn eu plith, nid yw o un defuydd i neb 
iieisio proíi ei bod yn wyrth dwyllodrus; canysnidjw gnyrthÌHU 
yn wyrlbiau, yn ol eu barn liwy, os ua fyddant yn gybocddu6 f* 1 
gwyrth y bara haidd a’r pysgod gyut. IT derbyn o brofi nad yw 
gwir ''yrthiau wedi durfod yu yr oes, cawn ddyfynu hanes gnyrtli 
nodedig a gyflawuwyd yu Rymni, ychydig flynyddoedd yn ol, 
allun o Seuen Gomeh um Chwefror, 1839, tud. 34. Yno rhoddir 
haìes gwraig rinweddol o’r enw Diuah Davies, Ry mni, yr hon 
a fu yu foddion i blanu Metbodisliaeth gyutaf yn y lle bwnw ; a« 
wrtli darlunio ei llettygarwcb, adroddir y wyitli hynod hon : — 

“ Fel ag yr oedd gwr dyeithr, nid anenwog, yn dyfod trwjr y 
wlad, ac yn pregetbu yn ein tỳ', am dri oT gloch prjdnawu, Uiaws 
luawr o gyfeillion Merihyr a ddaethant i’w wrandaw. Nid oedd 
y wraig wedi pobi yr wythnos hono; ac o lierwydd hyny nid oedd 
o fewn ein hannedd ond priu banuer torth o fara- Y gweiuidog 
a’r lliaws dyeilhriaid a íwytasanl, ac a ddiwallwjd ; ond er hyny, 
er ein dirfawr syndod, wedi iddynt íyned yniaith, nis gallem farnu 
fod y bara ddim yn llai ; a’n penderlyniad oedd mai yr Arglwydd 
a’i bendithiodd mewn modd rbyfeddol ac anarferol.” 

Yn awr, wedi i Dduw ddangos ei allu gwyrthiol mor ddiwedd«r, 
. pa fodd y meiddia y Methodistiaid yn bresennol ddweyd fod 



MO 


UDGOItît SEION. 


gwyrthiau wetli darforì er dyddiau yr apostolion ? a pha fodd ▼ 
mne Mr. Gomer yn pwneuthnr gwawd o wyrtbiau yn mhlith y 
Saint, tra y dyoddefa hwynt yn mhlith v Mcthodiatiaid ? Y mao 
eiaieu i'r enwadau ymbwryllo tipyn ynghylch gwyrthiau, rtiag id*l- 
ynt hwy en hunain gael eu profì fel yn ceisio eu cyflawni. 


Y BEDYDDWYB AR DDYFOD YN SAINT. 
oea dim a brofa yn eglurach fod y Bedyddwyr ar ddyfod yn 
Saini, na’u hod o rndd i radd yn dvfod i gredu a phregethu ath- 
rBwiaethau y Saint, y rhai oedd yn drewi yn en ffroenau er ya 
ychydig yn ol. Tde inae y Saint amlaf, yno mae y Bedydd» ) r 
yn ymdrechu fwyaf i lyucu eu hegwyddorion ; a chan mai M«r 
thyr yw y lle ay’n cynnwya mwyaf o Saint, yma hefyd y gweìir y 
Bedyddwyr yn debycaf i*r dynion a arferent alw yn 44 Sataniaid” n 
44 chyihreuliaid,’’ ycbydig amser yn ol, ac hwyrach yn awr hefyd. 
Beth a feddylir sydd yn cymmeryd lle yn y Tabernacl, yn Mer- 
thyr ? Wel, nid cadw dynion yn cd ani fis neu ddau i’w feio ; 
nid hedyddio ond ar hen mi9 y cwnld raawr, wrth oleu dydiî, a 
hyny er siampl ; nage, eithr y mae un dyMiolaelh o onestrwydd 
y deiIÎHÌd yn ddigon 'nawr er eu parotoi i gael eu hedyddio, yr hyn 
a gyflawnir fynychaf yn y nos , ac er maddei ant peciiodau, 
pan ddefnyddia y gweinidog y geiriau a ganlyn : — <4 Yr wyf yn 
dy fedyddio di, fy mrawd, yn enw ein Harglwydd lesu Grist, er 
maddeuant pechodau, i enw y Tud, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân. 
Amen.” Dynn fel y mae y Parch. J. Roberts, y gweinidog pr#*- 
«ennoì, yn gweinyddu a: yn nthrawiaethu yn ei gapel ; nc ytn- 
ddengys fod llwyddiant anarferol yu ei gnnlyn, trwy fod dynion 
yn caru y diwygiad, ac yn ofni y l'holera a’r SHÎnt. Dywedai 
Mr. Uoberts, wrth fedyddio yn y nos, nr yr I log o’r mis bwn, fod 
* 4 geni o ddwfr ac o’r Ysbnd,” yn gyfystyr â hedyddio a chredu, 
— mai il geni o ddwfr" oedd bedyddio, nc mni 44 geni o’r Ysbryd” 
oedd credti; ac hefyd, mai y corfl* ocdd yn ufyddhau wrth gacl ei 
fedyddio, a’r ysbryd wrth gredu. Yn y fan hyn,rhoddwn gynghor 
i Mr. UobeTts. er ein dilyn yn well, mai gwell yw peidio dweyd 
mni 44 geni o*r Ysbr}'d”yw credu, rhag i’w aelodau ofyn iddo pa 
fodd y credodil dyscyblion Ioan a Iesu Grist, cyn cael eu bedyddio 
A dwfr, a chyn iddynt gael eu bedyddio â’r Ysbryd Glan hefyd ? 
Darllened Math, iii, II ; Act. i, 5; a viii, 12 — 17. F.tto, fTolineb 
yw dweyd fod y cortT yn ufyddhau i ddim, canysyn ol ewyllya 


UPOORÜ *KI0*. 


141 


rr rsbryd vn unig v gweitlircda hwnw. Djmuncni ar Mr. Ro- 
bertfl, 09 yw nm ein dilyn yn mhellíich, i addaw rt dawn yr Ywbryd 
fílân,** wrth fedyddio, fel Fe<lr gj'nt (gwel Act. ii, 38, 39); ac 
wedi hyny annog i ddeisyf y doniau yshrydol. Yr oedd yn dda 
senym glywed ei fod dros gymuno ar y dydd cyntaf o bob wyth- 
no«, fel ninnau ; ac nrwydda y cyfan a wna yn breaennol ei fod 
vn burod i ddilyn y Saint yn fanylacb, ond rael amser i ddyagu. 


Y DINYSTRYDD AU Y DYFUOEDD. 

Màb yr Arglwv<ld yn dechren cyflawni yr hyn a lefarodd trwy 
rnati ei was Joseph Hmith, y prophwyd, mewn perthynas i nfon 
Missouri, a dyfroedd dwyreiniol ereill. Y inao hywydau rhai o'n 
broilyra’n chwiorydd nrjwyl eisoes aedi en haherthu i’r dinystrydd 
hwn, yn fwyaf neillduoì nr afon Missouri. 

Ar lannu yr afon Imn y safai ein hanwylaidd brophwyd, gyda 
chynghor o henuriaid,yn mis Awst, 1831, pan dJerbyniai air yr 
Arglwydd, o’r hwn y gwnawn y dyfyniadau catrlynnl r*»- 

•* Wele, y mae pervglon lawer ar y dyfroedd, ac yn fwv neill- 
dtiol o hyn ullftìt ; obleçid yr wyf fi, yr Arglwydd, wedi arfaetbn, 
vii fy eiddicedd, lawer o ddinystria<lau nr y dyfroedd ; ìe, ac yn 
neilUHto) «rydyfroedd hyn: er hyny, y mae poh cnawd yn fy 
llaw, a'r hwn a fyddo \n ffyddlawn yn eich plith ni chaiflT <lrengu 
ar y dyfroedd.” ^ 

4i Wele, mylì,*yr 'Arglwydd, yn y dechreuad n fendithiais y 
dyfrmald, ond yn y dyddiau diwedduf, trwy enau fv ngwas Ioan, 
tnelldithinis v dy'roedd ; o gnnlyniad daw y dyddtau pryd na fydd 
tin cnawd yn ddiogel ar y dyfroedd; a dywedir mewtt dyddiau 
dyfodol, na fydd neh ytt alluog i fyned fyny i dir Seion ar hyd 
v dyfroedd, ond yr hwn fyddo bur ei galon. A chan fy mod i, yr 
Arglwydd, yn y dccltrenad wedi melJdithio v tir, felly etto yn y 
dyddiau diweddaf y bendithiáTfî ef, yn ei bryd, at wasanaeth fy 
Saint, fel y gallont fwyta o’i frasder ef. Ac yn awr yr wyf yn 
rhoddi gorchvmyD i chwi, a’r hyn wyf yn ddweyd wrlhycb chwi 
wyf yn ddweyd wrth bawb, fod i chwi ragrybyddio eich brodyr yn 
nghvîch y dyfroedd hyn, na ddelont ar hyd-ddynt wrth deithio, 
rhag i’w flydd wanhau, ac iddynt hwy gael eu dal yn ei maglau : 
yr wyf fi, yr Arglwydd, wedi arfaethu, ac y mae y dinystrydd yn 
uiarchogaeth ar wyneb y dyfroedd, ac niJ wyf yn galw fv 
arfaeth yn ol.” 



142 


TDOORN tEION. 


“ Wele, mvfi, yr Arglwydd, wyf wedí apwyntio ÍTord-1 i*m Saint 
i ymdoithio, ac wele dyma y ffordd — wedi iddynt adael y cnmlus, 
boed iddynt dcithio ar hyd y t : r, o a bydd iddynt gael gorchymyn 
i deithio, a mynod i fyny i dir Scion; a boed iddynt wncuthur yn 
dehyg i blant Israel, gan godi eu pebyll nr y ffordd. Ac wele, 
bydded i chwi roddi y gorcbymyn hwn iVh holl frodyr : er liyny, 
i'r hwn y rhoddir uwdurdod ar y dyfroedd, y rhoddir iddo gan yr 
Ysbryd i adnabod ei boll fìyrdd; gan hyny, bydded iddoef wneyd 
yn ol fel byddo Ysbryd y Duw byw yn gorchymyn, pa i*n bynag 
ai ar y tir, neu ar y dyfroedd, fel ag y mae yn pcrthyn i mi 
wneyd o hyn ullan; ac i chwi y rhoddir gwybod yr \rfa i’r Saint, 
neu y ffordd i Saint gwersyll yr Arglwydd, i ymdeithio.” — (C««el 
yr “ Ath. a'r Cyf.,” tud. 229, 230.) 

Y mae nmrywiol o’n brodyr, yn ol y s\vn a glywir, wcdi trengu 
ar yr afou ddychrynllyd hou oddinr ddechreu y gwanwyn ; rhai o'r 
Taleithiau dwyreiniol a chanolbarthol, ac ereill o Tîrydain Fawr. 
Y mae gnir yr Arglwydd yn declireu cael ei wirio yn rìiyfedd. 
Gobeithia ein brawd Orson l’ratt y bydd i awdurdodau yi Eglwys 
hon yu America gynghori yr ymfodwyr oddiyma i deithio ar hyd 
y tir o St Louis, o leiaf, os na fydd i’r Ysbrytl drefnu fel orall- 
Mae rhagrybyddion prophwydoliaetbol ein íiweîedydd Josepli 
Sraith, mor eglur fel y gull yr holl Saint trwy’rhyd weled y perygl 

0 deithio y Missouri. Pa fodd bynag, nid ein gwaith ni yn y 
wlad lion, ond ein brodyr yn Americo, yw rhoi t*\ furwyddiadan 
yngbylch y maler hyn ; ac hyderwn y trefnant hwy y peth mewn 
doethineb, nc os bydd bosib), ochub y gweiuiaid rhag y Dinys 
trydd, fel y dysger hwy yn bei ffeitìiiacli yn ffordd yr Arglwydd, 
ac y delont o hyn allan yn gryfion. Ni wna yr Arglwydd alw yn 

01 ei aifaeth ddinystriol ar yr ufon hono ; ac os na fydd ffydd y 
Saint yn gryf trwy eu cyfiawnder, y maent mor agored â phobl 
eieill i syrtliio yn ysgljfaeth i’r bamedigaethau gosodedig. 

Os yw y faru yu dechreu g\da phobl Dduw, pa betli fydd diwedd 
y cenedloedd hvnv a wrthodant y genodwii hon ? Dychrynllyd 
iawn ! Bydded i’r Saint, gan liyny, wneyd pob ymdrech i fyned 
o'uplith; canys y farn ni ocda ddyfod. Yinsanteiddiwch eich 
hunain trwy gadw y gorchymynion, a’r geiriau doethineb, a 
chynghoriou prydlawn gwetsion y Goruehaf ; ac os gwnewch y 
pethau hyn, aiíF y dinystrydd lieibio i chwi heb eich dyfetha, a 
chewch chwithau gyrhaedd mynydd Seion, lle y bydd hollol 
waredigaeth oddiwrth y plaau fydd yn dinystrio y byd. 



V DGORN SEION. 


14 * 


V C H O L E R A. 

Oddjar pan ysgrifenasom y mis diweddaf ara ymddangosiad y 
gelyn marwol uchod yn ein plitli, y mae cauuoedd }*n Merthyr a’i 
cby raraydogaeth nedi eu hysgubo ganddo i fyd arall. Y mue yn 
anhawdd rliodio yr heolydd yraa ar bryduawnau, heb gyfurfod â 
llawer o augladdau yu rahob cwr; a thra lliosog yw y rhai a 
udewir yn ainddifaid, i alaru ar ol ysglyfaetli y Choiera creulawn, 
yr hun sydd â’i fryd fel ur îwyr ddinystr. Y rhifnodau canlynol 
a ddaugosant ei waith, oddiar y ‘Jòuin o Fai, hyd y 23uin o 
Orplienaf presonuoi, yn Merthyr, Fendareu, Dowluis, ac AberdÄr, 
Y mne’r cyfuuswin a gufudd eu taro yn gluf, yn 1814, a’r rhai a fu 
farw yn698. Newydd ddechreu rane y clefyd yn Dr»«luisac Aboi- 
dàr, ond yraddengys yn benderfym»l i wneyd gwailh mawr yno 
hefyd. Y raae yn ymosod ar y Suint, fel ar hobl ereill, yr hyn 
a geidw yr henuriaid raown gwaith bruidd ddydd u nos. Wedi 
galw am gyfrif o*r Saint u gymmerwyd yu gîaf yn Merthyr a 
Fhendaren, cafwyd i 127 fod yn glaf, o’r hyn ni fu dros lô farw. 
Frofa hyn i’n brodyr pellenig pa faint a amlygir o ailu Duw yn 
ein p’ith, yn y cyfyngder presennol. Yn awr, y cawsom y cyf- 
leusdra goreu, er pan ydym yn yr fglwys, i adnabod pa fath ffydd 
sydd yn aughenrhei liol i’r cleifíon yn eiu plitb. Nid rhyw ÍTydd 
a gieuir mewn gwylltineb ar y fynyd, a wna’r tro i’n hachub o 
grufangau afiecliyd fel y Cholera; ond ffydd a grewyd yu tìaen- 
orol trwy ddealltwriueth o weilhrediadau iuchâol Ysbryd Duw, yr 
hon ITydd nid yw yn pelruso nac \n ofni yn ngwyneb d!m ; y 
raae, fel fTydd y wraig gynt, yn sugno iechyd hyd y nod o ddillud 
unfonedigion Duw, neu oddiwrtli eti ffyn. 

Braidd y gallwn ddweyd pa le i droi o hresennoldeb y dinvstr- 
ydd hwn ; canys, wele, y raae yn Ngîiymru, yn Lloegr, yn yr 
I wenldon , yn Ffrainc — ie, pa le bynag biaidd yr edrychora, y 
raae yno — ie, liefyd, cyd- f.uchoga ddyfro dd tuelldithiol v Mis- 
souri, pan mae’r S.iiut yn myned ar hyd-ddynt tua Stiou. 


COFNODION CYNNADLE DDOL. 

SIR FFLINT 

Cyn.naliwyd Cymmanfa y GynnadledJ uchod, yn nhref Ffíint, 
ar y 13eg o Fai. Cynnryeîiiolwyd pedair cangen, yu cynnwys 
IU henuriad, 6 offeiriad, 3 athraw, ac un diacun ; 7 wedi eu bed- 
yddio er y gymraanfa ílaenorol ; cyfanrif, 58. Dewiswrd Dayid 



CDGORN SEION. 


H u 

Jones i h wyddu cnnjçen BagilU. Anercbwyd y Suiut ac ereiil 
gan arorywiol swyddogion yn ystod y gwahanol gyfarfodydd yn 
cffeithiol iawn, uc ordeiniwyd dau otTeiríud. 

Joiin Dâyies, Lìywydd . 


AMRYWI AETH A U. 

AnsF.NNOi.DEH Dtw. — Pao vd tori dyn allan yn nghupel Cwm- 
l>edol, Caio, eir Gaer, yn ddiweddur, aiu yinutio á‘r Saint, gorch 
} mynodd y gweinidog i'r Arglwydd fyned ar ei ol ; ac ar ol dyfod 
allun o’r cwrdd, dywedai yr aeloduu wrth eu gilydd, 41 Bydd eiu 
i upel yn wag yu fuan, cuuys yr ydyiu yu colli eiu haelodau ; uc y 
uaae eiu gweinidog \.edi danfon Duw ar eu hol; y canlyuiad fydd, 
y byddwn ur fyr heb aelodau, ac beb Dduw yu y byd !” — W . J. 

EffaITU Daul IIymni. — Dywedui l'archedig Methodibluidd 
yu Mhenycae, yn ddiweddar, pan yn annog ei wrandawwyr i 
undeb a charíad, gan grochÜoeddio ac ergydio'r areilhfa, 44 N*i 
chuwsoro gyindeithas yr Ysbryd Gl.in oddiar Dadl Uymni.” 

Hou. — Telwch hur i was neu forwyn, yn hytrach nÀ derbyn 
cynnorthwy achlysurol neb — nid yw yr olaf fyth yn cael eu lalu 
yn ddigouol. 

Maü yn gyfeilioruad i feddwl fod gwyneh )»ir yn angheurheid- 
Âol i foeaau da, neu fod chwcrihiu yn drosedd anfaddeuol. 

Marwolaetii I’atri a hch. — Mae yn ofìdus geuym i ddweyd 
fod y Patriach Johu Albiston, yn Lloegr, wedi murw ar yr uil o 
Yehefin diweddaf, o’r parlys. B.u ei fywyd yu llawn o groesau a. 
ihreialon, oiid wynebodd y cyfan yn dawel; rhedodd ei yrfa, a 
chadwodd v flydd. Ki gynghorion a i fendithiou a gedwir mewu 
coffudwriaelh dragwyddol, a’i glod ni dderfydd byth. 

Canl a’h Deall. — Nid yw y dyn a gauo mewn tŷ arall, ceu 
yn nihlith cwmpeiui, beb gael cynihelliad i byny , nemawr bylh yu 

canu â’r dcall." 

Tristaü yr Yshryd. — Gellir tristáu Ysbryd Duw mewn Uawer 
duìl, ond nid mewn dull yn gynt ná thrwy orfodi ìhyw un oT Saint 
i wratidaw am ddwy awr neu duir pa fodd y bu liwn a’r llall yn 
dadleu â gwyr y byd. Os bydd gan rywun rywbeth newyd«l i 
ddweyd, bydd yn bleserus i’w wrandaw; oud mue yr hwn a ud,- 
roddu «lori hiríaith ag y mae pawb yn wybod, yu aunyoddefol. 

XMDDUltED. 

Ni wuawu ymddiríed yn mhob dyn, 

A dytua ein rhçsymau — 

Am nad adwaenwn lawer un, 

Ac aiii y gwnawn o’r goreu. 


ÍOIIN OAVIS, AHCHáFI'TDp, tf KRT U T R*1 Y V?IX< 



Uinr. 


Ütl’tcH (LLOi l» HOM H I , 
ilí B » Bl 1-O.s) f X M HOIll. I." 


I 1) (. 0 \\ \ S Ë i 0 i\ 


ŵrrcn i> ẃaint. 


Crr. I.] 


AWST, 1819 [Pms 2j- 


CTNNHHSIAD. 


TtÜ. 

Arw>d«lkon ) lìjrddlto D»w- 

r * 1 ’ 

(inyMbian SrclBiiatd a Gwjr 

IhWH 1,7 

Cyíctli"rnadau Cfcíyddnl yr 

On *«• 

»»rcfcüi«i |.l»Tdd»annu> .. 1*3 
Dirfrlwcb DlB»yf»*d Srilydd- 
ul ; — ncu Ymddyddiii 
iU»«r* Dau barcbcdif .. I r>1 

Ctrtbi'cd Cyhotddur l*d 

llnaclU am Scion 15 7 

Ty »ilol«cib Aibra» Duwm- 

yddol aui Sant l r »7 

H«ne*loB ain lacbid IM 


T» »>• 

Olive Oil a Caator Oil yi» dda 

atyCholeia ,(} ti 

Cyuuntt Gyffrciliiinl Cymru ltíi» 
CuíiiihIíoii Cyili'.adleddol — 

Sir Fòii •••• 

Sir Ddinbycli I<; .t 

S 1 1 feirionydd Ití3 

Sir Gaerfyrddiii I,;:{ 

Ncwyddiou o Conncil Blnffb ltí-î 
Allirywiarrbiiii — 

167 

Llwyddiant >' Seclariaid .. Ití-î 
Ymddygiad ,\nnoeib....i. Ití4 

Geulaii y Byd 164 

Ai > Gobebwyr “ 


M E R T H Y R-TY D FI h: 

ARGRAFFWYP AC AR WERTH GAN j. DAVIS, GEORGF.TOWN; 
ar wbrth heftd 

G.n y Saint yn eylîrertinol, a llwer o Lyfi"ertliwyr, 
trwy y Deau a’r Gogledil. 



AT KIN OÖH K»W Vll, kt 

l)n.EU\tvK Cait. Jokbs. — |)\toun«n ar r rhai hynjr »\«M à 
«I ylt-J arnvnl i Cnjil. Jonr*, i «nr>d brya l't Ulu I ni, 
•miir lint y |»lr*or o «t*K‘d vu lirntau mr Kl**r yr I lm.uk». 
l*roía difaierwch a «Sitfy n \ uiJrrch, ry * (MUTyg n brth oroli. 

11 D. W.— Syna rin nobebydd o her*ydd I ul «»**-d 14 diê«rlliid, H 
Äc. f y n lle ** d— 1 — d," 6cr. S i» g* \ddom ni pa beth \w 
yr «cho« fod dynioii \n ofnl uwoird rtiairi yro llauii rnc»n 
prínt, yn fty ua S«tan yn II*» n Onid y» yr l»oll b«nh 
(MÌiuiuti yn U‘ «*»*l M S«uuiaiJ M \n »u\ud yn llâ»u r l e.ly 
U»iiatthom niiiuau &'r dtawltald. 

V Cuoi.KKA.~Vn ol y cyfrif a r«HÌJir all.iu yn ddyJdl«*l ymi, y 
iiifer tvdd wcdi marw o'r dechrru \ii Merthyr, y» 6áH; 
yu lVndarcn, IW ; yn Du»UD f 1>1; ac yu Aberdér, 77. 
V cyfnn»»m aydd »»*di eu cymnmd \n glaf \n y ll**%cd«J 
im Ijì.J, yw JliHì; a'r cy íuu»» tu i«yJd »«*di iu«rw yw I32i« 
DyliJ deall nad yw oeb yncocl d yilulctl f»-l yi» ui*rw *» r 
fholera, o« na fvdd yu uiar» o fcwii *J I o or'uu ; ac ogat » 

1 > ni«d f niJ oe» lla»er mwy na 'r Immcr, yn ol hyoy.yu 
cael ri troftod ar lawr, fol yn ui«r» o'r clcfyd ocbod. 
Nl ín.|«lvli*y«l inc»n pryd y mi» l»«n,i «ne\d cyfrlf »*'r 
in«r»ol«elh«u yn niliSltti \ S»*nt; on i md \dy m yu med 1- 

• »1 fod neni*»r wedi triHTw. — (A»»t 'J*J ) 

Cami .— Dylai yr holl Gang« i.»u, \u rohoh (. ynnadUnid, i ddc«i* 
llw\ vdJ n dnu gvnghorv *itl f yn nihob cnugcn, i gvrnmer\d 
y fla«*nnriactli mewn ca.«»» f f* 1 a»? I bycido y rhan hono «• r 
addoliod yu rn« l ei thnrío yiì iiilaeu yn rheoia.dJ. Hydd 
hawl gan y cyfryw i ga«l» yftgol gán f »c i'w bloeuori, «c ì 
edrycli ua fydJo neb yn dyfod i«i«li i ddyheniou g»u, *ei i 
chwedleuM, cnru, «lc. M«e hytiy yn dinyotrio pob aincan 
teilwng. 

f ' J. J." — Nid yw yu wetlJu» n»e«n brawd i ymarfenrd «i ro*Jdi<»n 
inewn Cai g« u ddycithr, odJiciihr idJo g«ei ei atmog gau 
y llywy dd. 

(fjr Bydd y n ofynol i bob Cangen i g««lw cyfrff o bob un « Í«s1 
yddi’wyd, pa bryd, « eh«n b»v ; p« bryd y cadarnhawyd « í, 
a chuu bwy ; pryd y derbytiiwyd trwy lylhyr, «c o b« le ; 
pryd v g«lwvd i swydd, » pb« awydd; pa bTyd v torwyd 
alian*; a phâ bryd yr «ií-Je dyddiwyd ; pa hryd bu farw, 
neu yr yinfudodìi, &c. f &c. Iiydd eis»«*u cadw cyfrif »ni 
lawer o hethuu creill, y rlmi « nodir «r y llyfr, tu«»r fuan eg 
v daw yn barod, yr hyti fydd heb IìhJ yn hir. — Dylat p«»b 
uu fydîlo yn cacl’ei fedyddio, dderbyn pap\r g«n y bed 
yddiw r, u*u henwau «ill d«u vrrtho, ynghyd àr dydl «» t 
Tiiis, i’w gytUydo i yTtgriíenydd y Gangcn, wrth gael e; 
giidarnhuu. 

Yr Epistol Cyffrfdinol — M etbaootn ga**'. Ile yn yr Udgoru, 
i’r Epistol Cy ffrediuol al yr holl Saiot trwy'r ddaear, uddi- 
wrth v Brif Êywyddiucib yn Ninas y Llyu Halen. I)«w 
n)Un ’yu ddioed, \n lyfiyu wcrth ceiuiog, «r ol y Rhifyo 
drtrn. 


UDGORN SEION, 

itsn 

^ercti p ^aint. 

Rhif. 8.] AWST, 1849. [ Cyf . I. 

ARWYDDION Y DYDDIAU DIWEDDAF. 

Mae y dyddiau diweddaf yn ddyddiau hynou iawti, ac yn llawn 
o arwyddion a rhyfeddodau. Prophwydwyd er yn foreu aui 
danynt; a mawr fuasai llawenydd ein hen gyndeidiau i gael byw 
yn y gyfnod hon o oedran y byd, i weled eu dywediadau yn cael 
eu gwirio. Ond yr ydym ni yn eu gweled drostynt ; ac os nad 
ydynt hwy yn cael cipolwg ar bethau o’r tufewn i*r llèn, cawn ni 
gyfleusdra cyn bo hir i hysbysu iddynt yr holl bethau neillduol 
sydd yn dygwydd yn ein dydd. Dywedwn am y rhyfeloedd 
gwaedlyd a yraladdwyd yn ddiweddar dros wyneb eang yr hen 
ddaear, a’r difrod a wuaethant ar bîaut dynion. Wedi byny, 
siaradwn am y newyn fu yn tramwyo y byd, gan adael railoedd 
o’i drigolion yn rhy welw-lâs eu gwynebpryd i roesawi neb ond 
angeu ei hunan. Ac yna gallwn ymddyddan yn hir am y dinys- 
trydd cyffredinol sydd wedi ymweled â ni yn bresennol, yr hwn a 
alwn, yn ol dull dynion,yn Cholera: bydd yn ofiduà adrodd am 
y milyinau a ysguba ymaith yn ngwahanol ranau y ddaear, mor 
ddirybydd â syrthiad y ddeilen yn ngolwg dyn, ond mor rhy- 
byddiol ag y gallai fod yn ngulwg Duw. Bydd genym lawer o 
bethau hynod ereill i’w dwyn ar gòf hefyd; ond bydd yr oll, 
efallai, yn bethau a wybuwyd o’r blaen gan y prophwydi; ac 
felly ni fyddwn ni ond cadarnhàu yr hyn a wyddent hwy yn 
flaenorol. 

Pa un a fyddwn yu cael amser i siarad felìy ai peidio, nid yw 
q gy;nraaint pwys i ui w'ybod ; ond y mae yn yn pertbyn i ni 



146 


rUGOItN SEION. 


©drjch pa belh syd<] yn eymnieryd Ue yn ein dyddiuu, cunys with 
hyny y deuwn i tvybod pa ddyddiau fyddant. Wrth sylvri, can 
fyddwn fod rhyfeddodau yn esí»or ar ryfeddodau yu barhaus, a 
bod v cyfan yn arwyddion mawricn o rywbeth neillduol. Gwelnu 
noor gyflym y carlama y plaau i*r lleoedd y pregethwyd yr efeng- 
yl, a'r tuedd sydd mewn dynion i galcdi. Tallnu olwg ar y. 
diwygiadau gwladol a chrefyddol ; onid yw y cyfun yn parotôi i 
rywbeth mawr a chy (fredinol ? Beth yw y chwyldroad Hhufeinig, 
*»nd rhyw arwydd o ryw chwyldroad mwy pwysig. Y mau 
pob cyfuutlraelh yn bresenuol yn cael eu darostwng yu gydradd, 
fel ag i fod \nbarod i fabwysiudu cyfundrueth rnwy cy û'redinol, 
yr hon a lyncu y cyfan iddi ei hun. Gwelir fod hen gredoau yn 
dechreu cael eu hnninhArciiu, a bod golygiadau newyddion yu 
cael eu hamlygu bohdydd. a'u trysori gyferbyn á rhywbeth sydd 
ar wawrio i’r byd. Mae dynol-ryw inegys yn ymddyrchafu \n 
uwcb o’u hysgnyddau, ac fel wedi blino ar ystoriau yngliylch 
ysbrydion a fu, yn parotòi eu hunain yn feunyddiol i gyfriuachu 
yn bersonol ug ysbrydion y byd arall. Nid yw hyn diiim yu 
arwydd bychau. Ymdrecba llawer fod yn anglirediniol, ond ar- 
gyhoeddir hwy gerfydd ou gwaethaf. Dygir ysbrydion perlhyuasau 
ymadawedig idjynt o'r byd draw, trwy elíeitliioideb Mesmerydd- 
iaeth, yr hwn sydd ullu goruwch nsturiol; ac ymddangosani 
megys yn eu hen wisgoedd i ateb pa gwestiwn byuug a ofynir 
iddyut gan eu ceraiut angbrediniol. Desgrifiant pa fath le eydd 
tu fewn i’r llèn, a pha ddull y maent yn trculio eu hamser yno, 
a'u dyben yn d/fod i’r ddaear i wiî*go cuawd. Cylunanl oll i 
ddweyd iddynt fod yu y nefocdd cyn cael eu geui ar y ddaear, ac 
iiiai tynghedfen poh ysbryd yw cacl ei eni mewn byd drwg, byd a 
ordeiniwyd i’r unig ddyben o ddysgu y wybodaeth o dJa a drug, 
heb y wybodaeth hon ui l oes un bod yn berffaith. Hefyd, foJ, 
o ganlyniad, ddymuniad yn y rhai a enir etto i gael eu geni ; ao 
mai yn ol y dymuuiad hu nw \ bydd parhad cu hocdl ary ddaear 
neu’r blaned y daufonir hwynt iddi. l'elly y siarada yr ysbryJ- 
iou v;rth ddynion ; ond nid hyna yn unig, ond siaradaut am 
ail briodas yn eu byd hwy, ac uiu yr ymdrech aiu luwcnydd sydd 
uiewn y3brvdion diwg a da ; ac mai ar yr amser y byddoiu ui yn 


l’DGORN SEION. 


14 ? 


gmisgo galar-wisg y byddant hwy yn cliwerthin am danom. Gor- 
foleddnnt nm ddaeargrynfaoedd, rhyfeloedd, pläau, a newyn. pan 
y hyddi)rn ni yn llawn tristirch. Dywedant en bod yn mwyuhnu 
palasau, gerddi,mynyddoedd, afonydd,coedydd, blodau, a fTrwyth ; 
y gallant fwyta, yfed, n rhysgu ; durllen, ysgrifenu, a phaentio ; 
dawnsio a chwarae, cunu a chwerthin—mewn gair, hruidd pob 
peth, fel yma. 

Mae y pethau hyn yn dyfod i enwogrwydd, o herwydd y ma» 
llawer a bethau a lefara yr ysbrydion yn ffeithiau ttihwnt i hob 
dadl. A phan hrofo dynion rai pethau yn wir, fe gredant y ry fun 
yn rhwydd ddigon. Nid yw y diafol byth yn esgeuluso dweyd 
cryn wirionedd, fel y gallo fod yn fwy diogel o’i amcan yn y peu 
draw. llawdd V gall poh un ddeall fod y diafol jn y dyddiau 
diweddafhyn yn yuiorchestu yn mhob modd i gadnrnhau ei lvw. 
odraeth ar y ddaear, cyn y bydd Mab Duw yn dyfod i ymosod 
nrni ; ac y mae megys un wedi dihtino o gysgadrwydd hirfaith, ac 
ya penderfynu gwneyd rhyw gynllun mwy etTeithiol nag a wnaeth 
erioeil er sefyll ei dir. Mae ei hwer eisoes ar y ddnear, ac nid yw 
on 1 yn ymofyn ychydig o amser i osod y gau-grefyddau oll o 
dan lywodrueth ei henueth dnearol, i'r hwn,debvgwn, mae y l’.ib 
presennol ar rnddi eî orsedd. Yr oedd y byd byd yn hyn yn rhv 
amddifad o allu gwyrthiol y diafol, i neb ddysgwyl undeb 
tliwng ei blant ; oud yn bresennol inae rhyw ysbryd Mesmerydd- 
ol ar eu rhwytno yn uVi, i gymmeryd eu bnrwnin yn fwy neillrluol 
yn ol ewyllys eu brenin. 

Yn awr, swm y cwbl a ddywednsom, ac a allem ddweyd etto,yw. 
fod arwyddion y dyddiau diweddaf yn fwv eglur nag y buont o’r 
hîaen ; ac nad oos achos ond gorphwys ychydig yn ychwaneg cyn 
V byddant yn dynodi dyfodiad Mab y Dyn, pan y gobeithiwn y 
byddwn yn ei nduahoi, heb achos cywilyddio o'i blegid. 


GWYRTHIAU SECTARI AID A GWYRTHIAU SAINT. 

Nid gwiw ammau yn hwy, nad yw y Sectariaid, yn teimlo cym- 
maint o awydd i gytìawni gwyrthiau, â neb o’r Saint. Mae yn 
wir fod y blaenaf wedi bod yn baeru yn fynych fod oes y gwyrthiaa 
wodidarfod; ond dengys ffeithiau yn bresennol nad oeddynt y 



C DGOR X »ÜIOM. 


t» 

prvd Iiwiiw jni ('wybo.l pa betb oeildynl yn greju, ac mai yn awr 
y Jurt'u iddynl Ùd) sy u . Y Cbulera sydil wedi puneyd fwyaf, o 
bob riysgawdwr arall, tuug ut agnr eu llygaid, riruain; a gorfu 
hwiiw bregethu cryn iawer cyn gwthio ei ddysgeidiaeih i’w «lol. 
•Mae ein cyd-wladwyr, ond odid, yn ciriìu am yr hancaiun helaeth 
a ianw ai y newyddiadurou, er ys ychydig yn ol, yngbyl. h trei. lon 
y Saint i wneuthur “ gwyrlhiau,'' trwy eneinio a gweddio dro» y 
rlui a glafycbid o'r Cbolera; ao y maent yn cufio hefyd am 
rybyddion u«tusiaid, dnctorinid, u phregethwyr, yn erbyu i'r Saint 
ryfygu ctlluwin gwyrthiau yn y dull hyny, gan eu gwawdlo yn 
lawr ain ou “ ho.'ergueledd.’’ Mae yn ddu dal sylw ar bob peth a 
gymmero le, fel y galluui weleJ cyfnewldioldeb dyn, a'i auuoelh- 
ineb yn ceiai.) gwingo yn erbyn trufu et (irewr. Fan ddaeth y 
Choìera gyutaf i gynimydogaeth Merthyr, bygythiui rhai u’r 
docioriaid alltudio nifer o'r Saint os buasent yn rbo.ldi olew i'w 
oleifion; a dywedai y SectariaiJ o'r bron mai peth rhyfygua i eJd 
gosod dwylaw ar eu penati, a gweddlo ar i D.luw eu gwella. 
Edrychid ar bregelhwyr y Saint fel mwrddwyr yr umser hwnw, 
yn enwedig os dygwyddai rhyw un farw yn eu plith, am eu bod 
yn rlioddi olew ac yn gweddio. Beiai llaweryn ernin am eu bol 
yn gweddio dros eu cyrff, yn lle dros e.u “ heueidiau,’ - fel pe 
iyblent mai dyfelha yr «naid oedd y Cholera. Ond nid felly y 
mae pethau jn parhau ; O, nage, canys y mae “ dull y byd bwn 
yn myned hoibio" yn barhaus, ac y mae barn doetorlaid, ustus- 
iaid, a sectariaid yn newid mor fynycb braidd á’r llocr, yn enwedig 
«edi i’r Cholera ddyfod i’w dysgu yn amgenacb. Mae ttn peth i 
barhan yn anghyfnewidíol, er y cyfan, sef y farn nad yw y doc- 
toriaid wedi lladd neb er y dechreu, er y gallant fod yn defnyddio 
moddi.n fcollol groes yn awr i’r pryd hyny. Y papyrau a 
lenwid er js ychydig jn ol i gondemnio “ olive oil’’ y Suint at y 
Cholera, a lenwir yn awr etto â barn docloriaid cyfrif..), mai 
hwnw, nen yastcr oil, yw vr unig feddyginlaeth effeithinl at y 
Cholera. (Gwel ÌVeckly Times am wjthnosau Gorplienaf, a 
phapyrau ereill.) Mae y Cb.dera yn baeddn y doctoriaid goreu; 
rhoddant hwy beleni a chyffeiriau digon da i attal yr ysgarlhiad- 
au a’r crebj'chiad ; ond wedi y cw-bl aiff y Choìera à’r anadi, 
— felly yu rhoddi gwers fod eisieu rhywbeth arall i'w guncwero 
ef. Nid yn uuig i'r doctoriaid y mae wedi rhoi gwersi, ond i'r 
Sectariaid liefyd. Mae wedi dysgu i'r Sectariaid ei fod ef yn well 
pregtthwr na ncbo honynt; nad yw doethineb colegawl acysciecb. 



IDGORN SF.ION. 


149 

nin ddim hanner mor efroithiol i argyhoeddi pechaduriaiâ, ;‘i 
chrebachu cwpl o fìloedd i fvd arall ; oc uad yw dawn adoelhineb 
ddim yn ochr o//*, er aí»or llyu'aid y byd. Mae hyna yn ddysgti 
mawr ; ond y mue’r Cholera wedi d \ sg u rhugor iddynt— mae wedi 
dysgu iddynt y ffordd i dieio gwneyd gwyrthiau! Er f<d y 
Cholera wedi gwneyd daioni mawr i grefyddau sectaraidd, lrv»y 
ddwyn carinoedd yn ddiweddar yn Merthyr a'i cbyromydogaethau 
i’w cofleidio; etto yr oedd wedi hyny yn cymroeryd y defaid ym- 
aith i fyd ar.ill cyn cynnyrchu nemawr gwlân i'w perchonogion. 
Meddyliwyd mui dyben Duw yn danfon v Cliolera, oedd dwyn 
dynion at grefydd; oud pan welwyd drachefn ei fod yn dwyn 
ì«ra:dd cymmalnt oddiwrth grefydd, trwy eu crebachu, a bod y 
Farch. W. H. Davies, Dowluis, ac ereill, yn gorfod ffoi o'i blegid, 
ti eddyliwyd eilwuith, wedi derbyn inwy o ddysgeidiaeth gan y 
Cholera, mai y peth goreu oedd ailtudio y pregethwr ntwydd, er 
mor fuddiol y hu, yn gw'ul allan o'r wlad. Und pa fodJ tiedd eff- 
eithio liyny, tybied ? Nid oedd gan y doctoriaid ddim i’w wneyd 
tuug at ei alltuJìo Hllan o’r wlud; cauys «nfy nych iawn y medrent 
hwy ei aüludio oddiwnh eu cleifion. Vr unig ffordd a feddylíwyd 
utn dani, oedd teisio gau Dduw i wneyd ywyilh — ie, cofier, yr» yr 
oes hon ! Ni "nelai dim urall y tro ond perffaith wyrth. Oud, 
oni wyJdai y sectariaid nad oedd Duw yn cyflawni gwyithiau yn 
vr oes hon ? a pha fodd vr oeddynt yn gallu rliyfygu cymmaini ? 
Mae hyny wedi hod yn cael ei ddweyd, tuae yn wirj ond yr oedd 
angben am wyrthiau yn umser ca»edi, fel ag y bu anghen ar yr 
Aifftiaid gynt? Ac yn awr, pwy ond y sectaríaid, o bob enwad 
yn Mertbyr, fuont vn apwyntio d.wruod i weddio ar 1) uw i 
wi.eyd gwyrth ! Y sectariuid yw y crefyddwyr, cofier, fu flyrn- 
ìcaf yn condemnio y Saint am r-sod dwylaw a gweddio dros y 
cîeifion i gael iecbyd; hwyirt-hwy fo vn gwawdio ac yn guaeddi 
“ twyH’* fwyaf o bawh; ac hwynt-hwy hefyd fu yn treio gwneyd 
gwyrth eu hunaiu, ar ol y cwhl. Nid yn ddirgel yr oeddyut yn 
rnyned i’w chytìawni, ond yn gyhoeddus yn y Capeli yn mhob 
man ; a darfu iddynt argrafl'u papyrau mawrion i*w gosod ar y 
muriau, ac annog pawb i ddyfod yno i gyd-weddio, ar i Dduw 
eu hateb, Dyma gynnwjsiad yr hysbysiad Cymreig a osodwyd 
allan : — 

“Y Gebi Marwol yn Merthyr tydfil. — Bwriedir neillduo 
dydd Llun nesal (Awst I3eg, 1849), fel dydd o yinpryd crefyddoJ, 
uc ymostyngiad gerbron yr Hollalluog JL)duw, mewu canlyniad 



CDGORM SEIOl-l. 


t&í 

i’r ymweliad uchod. Bvdd pwasanaeth dwyful vn yr eplwys, nr 
vr oriau arferol o weddi,, a chynnelir ryfarj'odydd ytccddi yn yr 
holl pnpeli yinncilldnol am saith a dep o*r ploch y boren, a dan 
a chwcch o*r gloch yn y yrydirawn. Dymnnir yn daer ar bawb 
roddi pob cyflenstra, fel y g«llo y rhni a fvdd yn ewyllysio cyd* 
nno yn y cyfryw gyfarfodydd, i erfyn ar Dduw, dros y lle hwn, 
fel y hyddo i’r ymweliad gael ei santeiddio er ein llesád ysbrydol, 
rrr nr ìddo ynrl ei sjmud n r rt plith " 

ì n awr, mae y dydd ympryd uchod wedi ei gadw trwy holî 
Ferthyr, ac ni fu ytasoiu ddim ein hunain ychwaitb, ohenrydd ein 
bod yn y Cholent ar y pryd. Ond beth fu y ranlyniad o’i gadw 3 
A symudodd y Cholera o’n plith ? Dim inodfedd. Yr oedd nifrr 
y innrwolaetbau dydd Mercher cnnlynol, yn Merthyr, wedi m«y nâ 
dyhln, i’r petìi oeddynt dydd Llun. Bnasai yn well i’r secturiaid 
dreio gwneyd gwyrth Jipyn yn llai i ddechreu; canys y mue yn 
rhwyddach symud mynyddoedd o lawer, nâ symud barnedigaethau 
gosodedig Duw. Os ydynt hwy yn mynu ffordd eu hunain i 
grefydda, gadawent, ynte, i Dduw gael ei ffordd yntau i dywalit 
ei phiolou. Cuwsant arddeall, pan y buont yn gweddio ani wyrth 
ar y tHtws, nad oedd Duw yn eu gwrandaw y pryd hwnw ; a pha- 
ham y buont mor ynfyd yn nwr etto, ag i geisio rhwystro Duw i 
gyäawni ei ddybenion > Mae yn bryd i bawb ddysgu, bellach, 
:iad oes dim \n effeithiol i atlal y pethau rhyfedd sydd i ddyfod 
sr y ddaear yn y dydd au diweddaf, ond cyúawniiìd o ewvllvs 
Duw gan ei thrígolion. 


CYFEILIORÎíADAtJ CREFTDDWYR YR OES. 

[Allan o’r Cbnadtüd Cyjireio, am 1341 .] 

JNIawr y swn sydd yn y byd yn y dyddiau rhyfeddol hvn mewn 
perthynas i grefydd; ac nid oes dim i’w glywed ond ein sect r.i, 
a’n sect ninnau, ein plaid ni a’n plaid ninnao, sydd yn iawn ; a 
chreda y rhau fwyaf o’r byd fod dynion duwiol gyda pnob plaid ; 
ac wrth weled a chlywed y gwahanol bleidiau yn ymddwyn r 
tueddir fi oc ereill sydd heb un grefydd, i chwilio pa beth yw 
hyn : ac wrth famu yn ddiduedd yn ol eu ffrwythau, a’r modd y 
darlunir gwirgrefydd yn yr ysgrytbyrau, yr ydym yn rbwym o 
gredu naill ai nad oes dim mewn crefydd, neu nad oes fawr o 
grefydd mewn dynion yr oes hon. “ Na, ebe rhyw un, onid vw 
yreglwysiyn cynnyddu yn anghyffredin, a rhni newyddion vn 
cael eu fíurfio yn barhaus g_vda phob plaid,a dynion yn dyfod bob 


CIUüOltN SEIOS. 


líl 


Jydd wrth yr ugeiniau i ymofyn om grefydd ; a chlywir » 
gwahauol bleitliau yn cyhoeddi o’r pwlpndau, a thrwy eu misoliou, 
y cannoedd cynnydd sydd yn dod atynt yn barhaus. .A c onid y* 
hyn yu ddigon i brofi fod niwy o grefydd yn y bytl yn bresennol 
nag a fn rnewn uu oes o'r hlaen ? Ydy w, os mai mewn amldra 
rhil y mae crefydd yn gyunwysedig ; canys y mae yu dra tbebyg 
fod mwy o broffoswyr crefydd yn yr oes hon yn mhob dull, nag a 
fu mewn un oes o'r byd ; ond er y cwbl, nid wyf yn gaìlu cantod 
lawr tcbyg i grefydd yn y hyd fel ag y darluuir hi yn yr ysgryth- 
yrau. Feallai y dywed rhywnn nad wyf fi yn deilwug i farnu ; t 
herwydd pahaai ? tinid wrlh eu ffrwythau yr adnuhyddwcli hwvnl? 
canys fe ddywed Timctlieus wrlhyrn am ryw fath o ddynion ‘‘ a 
ehauddyut rith duwioldeb, eithr wedi gwadu oi grytu hi ; u’r rh.ti 
hyn gt.chel di.” Pa fodd y gullaf eu gocliel, heh yn gyntuf t-u 
barnu ? Profwch bob peth, deliwch yr hyu sy dda. Feallai yr 
ymddengrs ly ysgrif yn dra rhyfedd i lawor o goelgrcfvdtîwyr çr 
oes hon, trwy ei bod yn ergydio at brif golofnau cyfeiliornadau 
yr oes. Yn gyntaf, yr anmhosibilrwydd i ddynion fnd yu dduwiol 
gvda gwahauoi bleidiaù o wahaunl farnau. Er cymaint o gref- 
yddwyrsydd yn adeiladu ar gasgliadau, ni chlywais foil neb eiioed 
yu casglu lod rhugor nag un eglwys gau Dduw yn y byd ; ond y 
mae llawer eglwys gan ddyuion, a digon rhyngddynt á bod yn un 
mewn baru a chariatl. Oni ddywed Paul, “ Un corffsydd ac un 
Ysbryd, megys ae y’ch galwyd yu uu gobaith eich galwedigaeth. 
Un Arglwydd, uu ffydd, un bedydd, un Duw, a l'had oll ; yr hwn 
sydd goruwcb oll, a thrwy oll, ac ynoch oll : a bvdd un gorlan ac 
uu bugail.” lë, ebe rhywun, yr ydym yn credu yn yr uu Crist, 
ac yn addoli yr un Duw’, ac nid oes dioi rhyngom o bwvs ond v 
V ffìniaugioelll, &c. Oofiwch ! pwy svdd yn dweyd mai ni 1 
pnb un sydd yn dyweyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a ddaw i 
inewii i deyrnas nefoedd ? pa fodd y gallwch, yn uuol a'r ysgry- 
thyr, addoli yr un Duw, a chredu yn yr un Crist, heb ddilyn yr 
unig reol, heb gadw yr uu deddfau, heb gytìawui yr un dyled- 
swyddau, heb synied yr un pethau, ac heb gladdu y gwalianol 
farnau ? canys le ddywed Paul, “ Ac yr wyf Y u atolwg i chwi, 
Irodyr, yn enw’r Argiwydd Iesu Grist, ddvwedyd o bawb o 
honoch chwi yr un petb, ac na byddo ymbleidìo yn eich plith ; 
eiihr hod o honoch wedt eich cyfangyssyUtu yn yr un meddwl 
ac yn yr nu farn ;” a chan fod yr holl ysgrythyr wedi ei riioddi 
trwy ysbrydoliaeth Dttw, yr hon uis gellir ei tnori, pa fodd y gail 



152 


ÜDGORN ÄEION. 


dynion o wahanol farnau fod yn gadwedig yn ngwyneb y gair yr 
hwn sydd i'w barnu ? Mathew hefyd a ddywed, “ Ac fel hyn ▼ 
gwnaethocb orchymynion Duw yn ddiryro trwy eich traddodiad 
eich hun. O ragrithwyr, da y profTwydodd Esaias am danoch, 
gan ddywedyd, Nesâu y inae y bobl hyn ataf a’u genau, a’in lian- 
rhydeddu a’u gwofusau, a’u calon sydd bell oddiwrthyf ; eithr yn 
ofer y’m h&nrhydeddant, gan ddysgu gorchyinynion dynion 
yn ddysgeidiaeth.’’ Pwy jw y ìliai’n, ebe rhywun? Chwiliwch yr 
ysgrytbyrau yn ddiragf.irn, ac yua cewch weled yn amlwg. 

Cyfeiliornad araîl sydd nid llui na r uu n nodais, sef haeru o 
bwlpudau a piienau stolau, gan ddyuion a broíTesaut mewn gair 
ru bod yn credu yr efengyl, nad yw gorchvmynion peodant Ciist 
ddim o bwys, ond y gwna ihyw ddefodau a traddodiadau eu bun- 
ain V tro yr un cistal; nis gwn i pà sail sydd ganddynt, “ Canys 
yn wir meddaf i cbwi, hyd onid el y nef a’r ddaear heihio, nid á 
-un iot nac un tipyn o’r gyfraith heibio hyd oui cbwbîhaer oll.” V 
niae’n resynus meddul fod cymraaint yn ein gwlad yn credu y 
pethau blaenorol, a thrwy byny yn yiuorphwys lieb chwilio na 
barnu drostynt eu Luiihìu, ond nieddwl f.>d pnb petli o’r gurru, 
ond i bob un ddiîyu crelydd eu tadau, heb ammau dim ara y nef- 
oedd yn y diwedd, rig/tt or wrony. 

Dymunaf ar bawb ag sydd wedi credu y cyfeiliornadau uchod, 
os ydynt yn credu peth o’r gair, i goöo gwraig Lot; pe byddai 
rhyw orchymyn yu ddibwys, gallesid meddwl nad oedd fawr 
niwed mewn edrych yn ol, ond wele siampl o bwysigrwydd 
deddfau Duw ; canys pwy hynag a gadwo’r gyfraith i gyd oll, ac 
a ballo raewn un pwnc, y mae efe yn euog o'r cwbl. Am hyny 
dyiruuaf i rai o’r pregetSiwyr mawr sydd yn haeru y petliau hyn, 
er mwyn cadw eu cynnnlleidfaoedd ynghyd n’u gilydd, fcanys 
dyma rwymyn eu cynuulleidfaoedd,) i brc fi cywirdeb eu rhesym- 
i adau â’r ysgrytliyran, ac annog eu gwrandawyr i roddi heibio 
pob drygioni, a phob twyîl, a rhagrith, a chenfigen, a phob gogan- 
air. Fel rhai bychaiu newydd eni, chwennychwc)) ddidwyll laeth 
y gair, fel y cynnyddoch trwyddo ef. 

Ghjntarell. Cy.mro Cloff. 

PREGFìTII W R LLWYDDIANNUS. 

Ni bu pla ar y ddaear erioed heb f > 1 yn bregethwr llwyddiannus 
Aeth unwaith at Pharaoh bechadurus, ac ni bu oj fynedfa yn 



l'DGORN SEION. 


ÍÒS 

ofer, er fod Pharaoh wedi chwennych Sarai gwraig Abra'.n, ac o 
fwriad i’w caJw hi ; ond y bregeth gyutaf a roddodd y pregethwr 
enwog hwn, fe’i liargyhoeddodd ues iddo roddi “ gorchymyn i’w 
ddynion ei gollwug hi ymaith” (Gen. xii. *20). Dro aroll, pan oedd 
Moses, druar, yn ytndrechu argyhnedJi'r peclmdur hwn, a’i 
annog i aduel ei fi’yrdd drygionus, ond y cwhl yn ofer; duelh yr 
uu gwr euwog heibio, a phan oeid braidd tuu liMnner ei bre/eth, 
wele Pharaoh galon galed gynt, yn bl«»Hddio ullau, “ Pechais y 
waith bon : yr Arglwydd sydd gyfiawu, a ininnau a'in pobl yn an- 
iiuwiol," &c., (Exod. ix, 27). O, bregetbwr llwyddianus, oniter 
Felly, y ìnaey pregetliwr euwog bwn wedi vmwe!ed á’r l yd vu 
ein dyddiau ni ; ie, wedi dyfod i Gyinra, f«*l nad oes aclios olriiain 
na chwilioam hanes ei lwyddiant yu yr oesoedd inyuedol; «bìegid 
weîe ddesgrífiad o'i lwyddiant yn Seren tìomcr um Awst, lbíi», tud. 
248. gan T. ab leuan, lle y dywed, “ NiJ yn unig y ina*» y cupeli 
yn y Gweithfeydd yn cael eu gor-iem\i, ond y niacnt wrih \r ug- 
einiau yn dywedyd “ Awn gyda chwi,” &.C., a Kyi»y •• lierwydd 
“ gwrandaw ar lais èffeithiol-gamp" y pregethwr h«u. Wel, bidl- 
ach, y mae’n brvd i'r rh.ti hyny a ysiyriani eu huuai • yn weisiou 
Duw, datìueu harfuu i law r, a rhoddi !le fr pie.eiiiwr llwyJdian 
uus hwu i fyned yn inlaen yn ei weinidognetìi eff thii»!. (), ie, 
gwelaf mai íelly y bydd yu fuan, oblegid dncw euwog yr iioll 
enwogion, a chawr mawr yr hoîl gewri, sef y Parch. \V. K. L‘avies 
o Ddowluis, yr hwn oedd gynt a’i lais fal tarauau Siuai, uc \n 
dychrynu braidd holl gielyddwyr paganaidd D -wlais, â’i dJrws 
yn gauedig, ac estyll yn gorchudditi ffenesiri ei dv. Wi 1. p .» le \r 
aeth ? Nisgwu ragor ua’i fod wediiuyued i chwiiio am fau lle 
nad yw y pregetliwr llwyddiannus hwti wedi dyíoJ ar ei daith 
hyd yn hyn. Ai iybied fod y pregethwr hwn yn argyìioeddi'n 
wirioneddol? Ydyw, medd Seren Gorner ( gwel am Awst tud. *24H) 
]le y dywed,“ lë, nid oes cyrauiaiul o sôn am g\nnvdd yn mysg 
y ‘ Seintiau' raewn amgylchiad fel liyn, • n î pau oedù y byd yn 
ysgafn a difraw, caenl hwy eu rhan fei ereill ; ond pan ddeio achor 
enaid yn ddifrifol o tìaen y raeddwl, nid cymmaiiit syòd o dynu 
atynt hwy," &c. Trueni ua fuasai Mab Duw yn gwybod uiai 
pregethwr o’r natur yiua fuasai l’wyaf llw yddir.nnus er argyhoeddi 
a dangos raater euaid o tìaen meddyliau pobl. Os yw yr argy- 
hoeddiad yn un gwirioueddol, ni fuasai byth raor ffol ag anfon 
pysgodwyr glan mòr Galilea, gan ddweyd wrthynt um bregetbu 
efenyl, &c. ; ac ni ddyweJai Paul, pe gwybuasai, raai trwy ffolinel 


t'DGORN SËION. 


Iò4 

I>regetbu inai acbub y rliai sjpcld vu credu. ünd a \ w L»d yn 
Fe-lyddiwr? Na, ni clilywais ei fo l wedi bcdyddio neb, ac ui fydd 
j.'w» ini Jog i feJyddio yn fuan, ond gan y Seiniiuu ; oblegid, \ 
ìnae pcn-bugail Dowlaiawedi lT«»i eisoea, a gadael rbwug y praidd 
a’r bleiddiaid, Gwna byn i ini feddwl um y geìriau a ddywedodd 
ein Harglwydd Icjsu (gwel Ioan, x, 1 1 —13), — “ Y bugail da syd 1 
yn rhoddi ei einioea dros y defaid. Eitbr y gwas cyflog, a*r hwn 
nirl yw fugail, yr bwn nid eiddo y defaid, sydd yn gweled y blaidd 
vn dyfod, ac yn gadael y defai l, ac yn ffoi : a’r b’.aidd sydd yn eu 
byeglyfio hwy, ac yn tarfu y defaid. Y mae y gwas cyflog yn 
ffoi, oblegid mai gwaa cytìog yw, ac nid oes ofal arno aiu y def. 
aid,” Nid rliyfcdd i Mr. Davies i ffoi, obiegid mai gwas c\ fl»»g 
oedd yntau ; ond gobeitbiaf yn awr y bydd y rbai byny ag oedd 
Mr. Daviesyn bugeilio aruynt ar y tywydd teg,i chwilio am go * 
lan a defaid lesu, fei y c&nt fugail a’u bugeili.t trwy bob tywydd. 

Gwelwn bellacli, mai Irwy ffolineb pregelhu mae Duw yn 
acliub y rhai sydd credu, ar uid trwy y pr^gethwr llwyddiannus 
uchod. Ai' y mae braidd yr h »11 enwadau «edi tlyfod o’r fam 
hyny hefyd; ouite, pabam neíllduo dydd ympryd a gweddi, 
trwy Merthyr a*i cUcboedd, er dyuouno ar i’r ArglwydJ ei ddanfon 
o’r wlad !! T. II. 


DIRGELWCH DIWYGIAD SRCTYDOOL; NEU Y M 
DDYDDÀN RHWNG I)AU BARCHEDIG. 

Evans — Boreu da i chwi, Mr. Jones. Betb yw y mater eich 
bod yn edrycli mor drist ? 

Jones — Wel, vr wyf yn eai'l fy tnlino yn enbyd yn y dyddiau 
byu yn achos crefydd, ac mi neillduol yngbylch y grefydd newydd 
yna, sef crefydd y Seintiau. 

E. — Mae yn wir y gweddai fod acbos crefydd yn agos iawn at 
ein calon ; ond gobeithio nad y« y Seintiau wedi cytbryblu eich 
ìneddwl, ua tbynu eicb sylw atynt mcwn un modd. 

J. — Y gwir yw, Mr E' uns, mae y Seintiau yna yn teilyngu 
mwy o’m sylw i a cbwithau, a brodyr ereill befyd, nag a alleui 
byth feddwl. Nid gw:tv i ni eu gadae! yn ddisylw 

E. — Ni chredais felly o’r blaen ; on 1 gwn eieh bod chwi yn 
<ldvn call a dysgedig, ac am byny yr wyf yn eicb credu. 

J. — Rliaid i chwitbau ddefl'roi yn awr o ddifrif, ac yradrecbu 



lliüOHN SEJON. 


I òò 

dod yn içall u dy6gedig hefyd, fel y gallom ddyfeisio y û'urJd (»reu 
i gadw crefyddau eiu liunain mewn grym, ac liefyd i osod terfyn 
ar y Saint. 

E. — Wel, yr wyf fi yn eu casâu o galon, yn neillduol pan v 
ineddyliwyf eu bod hwy am ddystrywio ein crefyddau ni, ac yn 
bedyddio rbai o’n baelodau goreu. 

J — Beth a allwn ddyfeisio, fel y gallom ddylanwadu ar ein 
haelodau i’w casáu a’u herlid ? 

E — Meddÿliwyf y gwna yr lien pynllun lwyddo yn burion,dinî' 
ond i ui ei ddilyn dipyn yn wresog; h.y., annog pawb i’w galw 
wrth eu henwau priodul,sef Sataniaid, twyllwyr, gau*‘ rophwydi, 
Ac,, a chyhoeddi yn y pwlpudau a’r misoliuii bub sluri a glywir 
ain danynt, a rhoddi ein henwau wrthynt, rhag i’r bobl anghredu 
Ffoliueb fyddai ymresymu â neb o honynt o’r ysgry thyrau, canys 
y niaent mor Jdichellgar, nes sylwi ar hob gair bach sydd yn ein 
herbyn ni a’n crefydJ, er ein gorchfygu. Sloriau da am danynt 
yw y pelh goreu i’w dyfetha, feddyliwn i. 

J. — Mue vu ddrwg genyf nad wyf yn cydweled â chwi ynghylch 
hyna. Treiwyd hyny oll yn deg yn yr America, ac i raddau hel. 
aeth yn Ngliymru ; ond llwyddo yn rhyfeddol mae y Seintiau er 
V cyfan. Cyhoeddwyd |»ob hen stori a elliil gael am danynt, a 
rhaid addef fod llawer o honynt yn ddigon celwyddog liefyd ; ond 
etto, llwyddo mae y Seintiau yn harhaus, gan fedyddio ein hael- 
odau wilh yr ugeiniau 

E. — Mi welaf mai gwirionedd yw yr hyn a ddywedwch. On«l 
betli arall ellir wneyd ? A wyddoch chwi am ryw gynllun gwell ; 

J. — Yr wyf wedi myfyrio llawer yn y tri mis diweddaf yu 
nghyîch y petli, ac wedi gosod fy mryd ar gynllun newydd, yr 
hwn, feddyliaf, a aleba well dyben ná dim arall. 

£ — Wel, da chwi, gwnewch ei adrodd yn awr, fel y gallom ei 
osod mewn gweithrediad buan. 

J. — Yr unig ffordd i ddiogelu eiu crefyddau ni, a diw reiddio y 
Seintiau, yw ymdrechu ara DJiw ygiad blodeuog a gwresog yn ein 
püth fel enwadau ; ac wedi hyny, gallwn fwgwth ein haelodau, y 
gwnawu eu rhoddi i’r Seinliau, os na ofalant i dalu am ein Uafur 
ni, a chadw eu cydgynnulliad, &c. ìMae yn well, er i ni sicrhau 
ein haelodau, beidio byth eu gwaliardd i wrandaw y Saint, rhag 
iddynt feddwl mai elw bydol sydd yn ein golwg : ond byddwn 
dipyn vn ddifater, yn neillduol wedi cael diwygiad, a dywedwn 
weithiau am ein haelod.iu drwg, y byddai yn well eu bod gyda y 



106 


UDOORM SHION. 


Seintiau nâ chyda ni, a b»'J yn cîrugaredd fawr i eglwysi y nlad 
fod y doniou Formonaidd yu gyHeus i dderbyn eu hysgubion. 

E. — Ilhagorol, yn wir; ond pa fodd y rnae eíTeitliio y fiwyeiad? 
Uhaid cael rhywbeth gyda phregethu, os nad wy*n camsynied. 

J. — lthaid, a dyina fé. I*an fyddaf fi yn pregethu, bydJ i mi 
waeddi “ Diolch'* yn fynycli, ac yna gwaedduch chwithau “ Gog- 
oniant/’ yna, bydd y blaenoriaid yu sicr o waeddi Amen, nts y 
byddo’r capel yn foliannu trwyddo. Clywir om hyny wed’yn 
trwy'r holl gymmydogaeth, ac aitf pawb i ymofyn am grefydd, yn 
neillduol yn amser pla a newyn; a bydd, yn ddiẁygiad cyÖ'red 
inol, yn mbob man v dechreuir gwaeddi felly. 

E. — Dyna hi yn arddercbog neillduol. Gweithio yw y peth 
nesaf. Ni allai y Bôd manr ei liunan ddytnueo dim yn well. 
Nos y fory, frawd Jones, am bregetb y Mah Afr<«dloii; nme hono 
yn erteithiol iawn ; byddaf fi o dan y pwlpud yn uwch nâ neb, a 
symudwn boh oerfelg arwch o’r capel, ues y byddoto ar dân cariad 
yn moliaunu Duw. 

J. — Amen; felly y byddo. Ffarwel yn awr, a nieddyliwch yu 
ddwys am y diwygiad. 

Abel Evans. 


CAETHIWED CYHOEDDWH. 

Mr. Gol., — Dygwyddodd i ini, ar y âmed o Orphenaf dinreddaf, 
fyned i Lannerchymedd, yn sir Fôn, i’r dyben o hregethu ; a 
chan fy mod am i'r bobl gael gwybodaeth, danfonais frawd o'r 
enw Hugli Jones i ymofyn am y cyhoeddwr cyffredin er cyboeddi 
hynjr trwy y dref. Wedi gweicd hwnw, a cheisio ganddo i’in 
cyhoeddi i bregethu, atebodd fel hyn — “Nidwyf fi i gyhoeddi 
pob peth,ac ofnwyf nas gallaf gyhoeddi eich pregethwr chwi; ond 
betli bynag, mi ofýnaf i’r gweinidog.” Felly y bu, fe ofy nodd ; 
ond deallwyd yn fuan nad oedd y gweinidog yn caniatâu hyny- 
Tr oedd at ei ryddid i gyhoeddi cwn a moch, ffeiriau a chwareu- 
yddiaethau — mewn gair, pob peth, ond pregethwr y Saint. Yna 
gorfu i mi gyrameryd yr anrhydedd i mi fy hun o gyhoeddi ti wy 
y dref yn ei le ; a chyda hysbysu am y bregeth, yr oeddwn yn 
gorfod hysbysu i’r oyhoedd paham yr oeddwn yu cymmeryd 
swydd y cyboeddwr caeth dan sylw; a thystiai y bobl fy inod i 
yn llanw ei swydd yn llawer gwell nag ef. Nid wyf fi yn raeddwl 
ceisio ganddo byth etto, ond gwnaf gyhoeddi fy hunan ; ac fe 



UDGORN SBION. 


IA7 

*Uai, os na cliailT y cyhoedüwr ei hun o graíangau Metliodistuidd 
ei weinidog, yr â pawb yn Llanuerchyroedd i gyhoeddi eu hunain 
hefyd. Ar ol y traflertli a gyromerais, a’r bygwthiadau a dder- 
byniais, cafwyd cyfarfod ardderchog, a thystiodd llawer eu bod vn. 
credu atn yr ymadroddion sydd yn dechreu rhai yn Nghrist. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

Aheí. K?an^ 


HIRAETH AM SEION. 

Mae’t Iosu’n royn'd i gasglu oi ffyddlon ìtlanl vn nghyd, 

I’r man roae wedi ddewis er cyn sylfaenu’r by <1* 

Mae roiloedd yn ein dyddiauyn llwyr ddi’styru'r gwaith, 

Er hyn gwna r Duw addawodd eu dwyn i ben ett taith. 

Gwyn fy«l xia bawn i heddyw o fewn i Seiou wiw, 

Y wlad mae sòn am daui gan holl brophwydi Duw ; 

Yn lle bod roewn caethiwed o fewn i Babel dir 
Yn dysgwyl ara ymwared, a’m traed dan gloion dnr. 

Mae’r Iesu wedi addaw pan yma yn y byd 
I ddwyu ei detilu ato o fe.wn i Seion glyd ; 

Ac na cliai ewin drigo heb waredigaeth gref, 

Ond Judas, ’rhwn a’i gwerthodd, ac a’i bradychodd ef. 

Aui hyny, byddwn ffyddlon tra raewn caethiwed blin, 

Gan d\ stiolaethu’n wastad fod Duw a'i waith yr un ; 

Ei addewidion safant yu ie, ac Amen 
I bawh a ufyddhao i eiriau Crist, ein pen. 

O ddyfrif rhowch ufydd-dod i eiriau’r Iesu glân, 

Fel galloch feddu sicrwydd, sef dawn yr Ysbrýd Glân, 

Yn ernes o’r tnabwysiad a’r etifeddiaelh sy, 

Yn nghadw mewn goleuni i deulu’r iesu cu. 

Yn awr, ’rwyf yn terfynu yn ngeiriau Paul, ein hrawd, 

Yr hwn fu ar y ddaear yn dyorídef gwg a gwawd, 

Am brofi pob egw ydior, a dala'r hyn sydd dda, 

Fel gaîloch gael eich cadw rhag newyn, haint, na phia. 
Cwmrhychjl/edd , iJowlais. Wiluam Thomas. 


TYSTIOLAETH ATHllAW DUWINYDDOL AM SAM . 

Llawer o haeru sydd wedi boJ, nad oes uu dyn o gyromeriad, 
nac o synwyr, yn nìhlith y Saint. Er rowyn y Parch. W. R. 
J)avies, Dowlais, y Parcii. D. Jones, Felinfoel, a lluoedd ereill o*r 
duwiolion sydd wedi ynganu a clianu eu goreu er profi i.ad oes 
gyda’r Seimiau neb yn werth sylw, nac yn deilwng o un ymddir- 
ied, dyfynwn ran o lythyr y Parch. T. Thomas, Athraw Pqwi(\- 



I' J)G0K2I SEiOfî . 


158 

yddol Coleg Puntypool, at un o’r Saint, yr hwn oedd wedi gadaei 
y Bedyddnryr. Mr. Arthur, siopwr, Abersvchan, yw y Sant ; ac 
ato ef yr ysgrifenodd Mr. Thomas ei Jythyr, o’r hwn y cyfieithiwn 
u ganlyn : — 

“ Penygarn, CbweC. 26, 1 «19. 

“ Fy auwyl Syr, — Yr wyf wedi ciywed, gyda syndod mawr a 
gofid, ani y Iiwybr a gymoierasoch yn ddiweddar oymunon’r bobi 
a ulwant eu hunaiu yu ‘Sainl y lJyddiau Diwedduf.’ Nis gallaf 
li beidio eich trwblu ug ychydigo linellau, i ddangos fy nlirisiwch 
0 fod person a berchais gyininuint, ac un a gariai gymmeriud 
cyfrifol uui ddidwyllodd a synwyr du, wedi rhoi ei gìust droi 
fynyd i w randaw ar lioniadau gw ag piuid na ddaiignsodd ei chytf 
elyb crioe<l ary diiaear wedi eu twyllo yn fwy truemta. Nis gwn 
am ddim i’w gymharu â’r twyll ynfyd hwn, ond eiddo canlynwyr 
Johaiiuah Southcolte. • • * • • Anwyl gyfaill, 

dyoddefwch air o gyughur- Cyn yr ewch ddim yn mheilach, 
aroswoh i ‘ ystyried eich ffyrdd adfyfyriwch, yr wyf yn dyranno 
arnoch, o ba le yr ydyoli we<ii crwydiu ? pa ie yr y’ch yu rayned ? 
ic i lui ie, d-m dy\v\ siad gau oleuadau penboethni, y teithiwrch, 
pc yr arweiniwch eneidiau gwerthfawr eich plant? A ydych 
cbwi inewu gwiriouedd yn iueddwl rhoi’r «irygair i’cb hoü broffes- 
iadau blaanorol, a dunslrio ar unwailh ell'aith lluwer blwyddyu o 
iafur diwyd a del'nyddioi yn eglwys Dduw ? A ydyçh chwi yn 
meddwl cyhoeJdi i’r byd, am yr holl flynyddau hyn y buoch yn 
Atliraw Ysgol Sabbothoi ac yu Ddiacmi yu eglwys lesu Grist, i 
chwi guel eicli twyllo eich hunuu, ac i cbwiihau dwyllo ereill ? 
Holwcb eicli hunau. • ♦ • • • 

“ Ydwyf, anwyi Syr, yr eiddoch mewn gwirionedd, 

Tnos. Thomas. 

“ (). Y.— 0.s hydd i'r sylwadau hyn dynu eich sylw caruaidd, 
hyddaf barod i’ch cyfarfod chwi naill ai yraa neu yu nliý eicli 
hunan, ar ol yr wythnos lum, i egluro fy ugolygiadau, ac i gyíar- 
fod â’ch auhawsderau chwi.” 

Amser yn unig sydd yu eisieu ar y Suint, cyn y galiant gael 
atebion addas gan eu gelynion i'w gofyniadau eu liunain. Mor 
bwrpasol iuai y parçhedig ucliod yn ateb dros y Suint ? Pa dyst- 
iolaeth a ellid roddi yn well? Ond, digon tebyg, fod y parchedig 
yn meddwl, wrth ysgrifeuu nior fonedfligaidd, i ddal Mr. Artbur 
yn ei rwyd ; eithr, wrth wmuthur hyny, fe wel iddo duliu ei emau 
o fiaen inoch, ac iddo golli Mr. Arthur yn y íargen. 


IIANESION A.H ÍACHAD. 

Pk wỳr ein darlleuwyr yn dda, yn Merthyr, o lelaf, na fyddai 
gwiw i ni, yu yi* aniser presennol, feddwl cyhoeddi yr lioll han- 
í;sìoiì a alltíin gacl am iajliâl o’r Cnolera; oherwydd, gw'ûaen.t 



ÜDGORN SEION'. 


IÓ9 


fwynàllanw cyhoeJUind sydd yn rhy fach o lawer eisoes, er 
gwasanaethu plaitl ag sydd wedi dyfod mor lliosog. Gobeithio, 
er hyny, na fydd Llywydd un Gangen heb osod rhywun i gadw 
colfadwríaelh o’rpelhau hynod sydd yn dygwydd yn eu plith, fel 
y caffo y Saint mewn ntnser i ddyfod weled mawr allu Duw yn 
ein plith yn yr oes hon. 

Moe y brawd John Morris, o sir Benfro, wedi ysgrifenu atom 
amryw hanesion o’r parth hwnw, o ha rai dyfynwn a ganlyn ant 
dano ei hunan: — “ Wedi bod yn Nghangen Stepper’s fide, ac yn 
ceryddu yshryd nflnn ollan o tywun yno, aethum yn tnlaeu ar fy 
nhaitli ; ond cyn i tui fyned oddeutu un filltir, cymmerwyd fi gnn 
boen enhyd yn fy arenau, ac wed’yn gan grebachiad yn fy ymys- 
garoedd oc ymchwydiad. Ymdrechai 9 fjned yn y blaen, ond 
muddyliais nad allwn gyrhaedd adref felly ; ac yna penderfynais 
droi yn ol i dý un o’r henuriaid, yr hwn a gyrhaeddais nid heb 
yntdroch dég. Dywed ii gwrnig o’r byd am danaf ei bod hi yn 
meddwl fy ntod yn rayned i farw, gan mor ddrwg yr edrychwu. 
Dan'onwyd yn union am yr henutiaid, ac hyd nes y daetlmnt yr 
oeddwn mewn arteithiau enbyd, ac jn parhau i chuydu o hyd. 
Yna wedi gweini olew i ni’, ac arddodi dwylaw, a gweddio, daeth- 
um i m lle; a boreu dram eth, teithiuis gnrtref y pellder o un filltir 
ar ddeg. Gallaf ddwp)d yn hyf, pe na buasun wedi cwrddid â’r 
henuriaid, y huaswn wedi myred i fyd arall.’’ Rhydd hanes 
csflelybhefyd ara frawd aroll o'r enw Jol.n Griffiihs, yr hwn a 
iachâwyd yr un modd o’r un afiechyd. 

Os bydd rhywmi yn gwybod am amgylchiad neiîlduol iawn, 
bydd yn dJa genyra gael ei gyhoeddi. Mae digon o welliadau 
cyffredin yn ein hymyl boh dydd, o ba rai yr ydym yn dystion 
ein hunain. Gallem adrodd pa fodd y cowsoin iechyd ei 11 hunain, 
o fewn y mis hwn, pe buasai yn fwy hynod iiâ gwe’.îiadau ein 
brodyr yn gyfl’redinjond dywedwn ddarfod i*ni dderbyn gt'a/edig- 
aeth trwy yr“ olew,” ynghyd a gwedcìi ; a rhywbeth yn gyffelyb y 
buasai yr ugeiniau sydd yn çwella o’n brodyr a’n chwiorydd yn 
dystiolaethu hefyd ; ac feìly,mae amgylchiad neu ddati yn gwneyd 
y tro am y cyfan. 

Ni chyngliorem y Sairit. mewn un raodd, i fostio nemaw r wrth 
y byd am eu gwelliadau, oblegid na wna hyny ond eu cynhyrfu 
yn waeth, yn enwedig yn amser pläau. Fe ddylem wybod, gan 
fod pla yn gwneyd crefyddwyr wrth y cannoedd, foù ein gelynion 
yn aralhau yn gyferbyniol. 



160 


IDOORN SEION. 


OLIVE OÍL A CASTER OIL YN DDA AT V CtlOLERA. 

Mae yn Uda genvm fod y newyddiaduron yn rhoddi cymoierad. 
wyaeth i'r olew hwuw a ddefuyddiwyd uan y Siiat yn Nghaerdyf 
yn ddiweddar, at blentyn oedd yn y Cholera, um yr iiyn y coapid 
y gweinyddwr pe gwybyddid pwy oedd. Yr ydym wedi darlleu 
araryw ddarnau ynghylch yr oliie oil ei hunan, ond yr un can- 
lynol yw yr unig un y cuwsom gyfleuslra i'w gopio, yr hwn a 
ddengys debygolrwydd y ddau olew. Cyramerasoin ef o'r lí’eehly 
Times, atn Gorph. 22, 1849, ac y raae fcl y cnnlyn : — 

“ Y Cholera. — Syr, — Yr wyf wedi gweled yn mhapyr y Tnne ,i 
ddernya hir ar y testun o wellhau y Cholera trwy etf.uhicldeb 
oliueoU, Gau nad wyf fi o’r alwad feddygol, nid wyf «rth gnrs 
yu gwybt d pa un a oea rhy w debygolrwydd rhwng oliue uil a cat- 
ler oil yn eu heffeithiau ar y cyfansoddiad ; ond mae yr aragylchiad 
yn fy adgotfa am y cynghor a roddwyd i rai gan un Dr. Thump. 
son, o gryn enwogrwydd, pati yn Ediuburgh oddeulu deg 
mlynedd yn ol, lle yr oedd y cholera yn lled ddrwg ar y pryd, yr 
hwn gynghor sydd i’r perwyl hyn : — ‘Cymraerwch gynghor 
gettyf, os byd lwch unrhyw bryd yn teimlaw eich hymysgareodd 
yn beryglus o ryddion, brysiwch i siop y cytfeiriwr cyntaf, a 
chymmerwch ddugnaid lawn o gaater oil, ac os na fydd iddo etf- 
eithio raewn ychydig o amser, cymmerwch ddognaid arall. Na 
ddychrynwch, ni wna eich niweidio belh bynag.yn y mesur lleiaf, 
ac yr wyf yn sicrhau i chwi y cmìwir chwi rhag effeithiau marwol 
y cholera gan ychwanegu, ‘ Nid wyl' w tdi coili un claf a ddaeth 
atal' tnewn pryd ; ond os bydd i chwi oedi nes y byddo cyd-syrth- 
iad ( collitpsc ) yu cyrameryd lle, y mae yn amraheuol pa un a wna 
ulew neu uurhyw feddyginiaeth urall byth attal gweithrediad 
marwnl yr atìechyd." Yr eiddoch yn barchus, 

LlundaÌD, 7 mis— Gorph. Itì, 1849. Thos. Motley. 

[O. Y. Dylaswn ycli'wanegu lod y doctor yn cynghori yn neill- 
duoi i beidio cymmeryd bwyd o natur suillyd ueu gynhyrfiol, 
neu wlybwr o uatur cytfrous a gwirodawl.] 


CY.MMANFA GYFFREDINOL CY.MRU. 

Cvnnaliwvd y Gymmanfa uchod yn Merthyr, ar y 29»in a’r 
30atn o Orphenaf diweddaf. Dechreuwyd am naw, boreu dydd 
Sul, yn Neuadd y Cymreigyddion, trwy gánu a gweddio gan y 
Llywydd \V. l’hillips, yr hwu u ddewiswyd yn Haenorol i lywyddu 
y gymmaufa. Yna wedi i’r Llywydd anercli y gynnulleidfa, a 
dangoseubod wedi ymgynnull er ytnosud yu fwy effeilhiol ar 
deyrnas y gelyn, galwodd am gynnrychioliad yr holl Gynnad- 
leddau trwy Gymru, y rhai gafwyd fel y canlyu : — 



UPOORN SEION. 


161 


Cyimadli*ddau. 

Lly»)ddion. Cniig. Heu. 

OfT. 

Aib. 

Dia. 

Brd. Cyfan. 

U»vr. .Moruanw» 

'V. l’hillijis . 15 

101 

78 

81 

41 

714 

2238 

Gor. Morgunng • 

Thos. Ftigh . 14 

46 

26 

21 

14 

201 

116 

Sir l''vnwv . . , . 

Thoa Giles . 18 

55 

1!) 

ÚH 

21 

• 

586 

Sir Gaerlvrddin . 

n.wniíuui». i-2 

48 

29 

27 

12 

150 

492 

DnyraiinolCyinru 

W. Henshuw It» 

22 

l'J 

17 

8 

120 

335 

Sir Abertalü . . 

Alfred Clurk 1 

4 

5 

2 

1 

4 

44 

Sir Frycheining . 

John Jones . 1 

5 

2 

0 

0 

6 

24 

Sir 

John .Moitìb !) 

10 

11 

2 

1 

44 

102 

Sir Feirionrdd . . 

E. Edwards . 5 

12 

5 

1 

0 

14 

81 

Sir Fdint . . . 

John Dariee 4 

10 

n 

2 

2 

23 

63 

Sir Düiubrch . . 

Jobn l’arrr . 3 

7 

ii 

5 

4 

40 

91 

Sir Fôn 

Ahel Evans . 3 

3 

fl 

3 

1 

13 

35 


CyfanBwro 92 325 218 189 1U7 1359 4529 

[V uifer a fedyJJiwyd er y laf o.Ir-nawr, 1819, yw y rbifedi 
uchod; a densys y seren yn nghyfrif Thos. Giles, ei fod beb 
ddyfod à cbyfrify bedyddiadau i roewn.j Terfynwyd y cyfarfod 
boreuol yn Seisneg, gan \V. Henshaw. 

Ain 11 o'r gloch, nllan o flaen Tý v Faichnad, agoiwyd y 
eyf'urfod gan A.bel Evaus. Yna anerchwyd y gynnulleidfa liosog 
gan Thos. Pugh, ynghylch cynghor Du»,’' a chan J. Morris, yn 
Snesneg, ur deyrnas Dduw. Abel Eran 1 », wedi hyny, a ddariun- 
i.»dd y gwaiianol anghredinwyr ; a therfynwyd gan y Llywydd. 

Ain hanner awr wedi dau, ugorw\d y cyfarfod gan W. Rees, 
yn yr un lle; a chyfododd y Llywydd i anerch y dorf yngbylch 
iystiolaeth y Saiut. Yna W. Henshaw,yn Saesneg, a egluiodd 
yr egwyddorion cyntaf ; a dilynwyd ef gan E. Edwards ynghylch 
dewis adfyd gyda phobl Dduw, o flaen golud y byd. Yna ter- 
fynwyd drwy weddi gan yr ysgrifenydd. 

Yn yr hwyr, ain chwt-cli, dechreuwyd gan Howell Williaros, 
yn yr un lle. Yna W. Evans, Rymni, a ddarluniodd wuhanol 
bynciau , ac ar ei < 1 Jolin Carver a ddechreuodd anerch y dorf y n 
Saesneg, oud buun yr attaliwyd ef gan y gwlaw. Yna, w’edi 
gweddio gan A Evaus, gohiriwyd hyd ddeg boreu drunoeth. Yin- 
ddangosai y dyrfa yn awyddus i wraudaw ychwaneg, er y cyfuu, 
ac ni yinadawsunt nes cael gweled y pregethwyr yn ymudael, 
l)ydd Llun, ain ddeg, agorwyd y cyfarfod yn Neuadd y Cym- 
reigyddion gan John Phillips. Yna y Llywydd a anerchodd y 
Saint rnewn perthynas i’r anglienrheidrwydd o fod yr holl swydd- 
ogion yn hogi eu bwyelli i osod ar wreidaiau yr holl breniau 
drwg, a’u tori i lawr. Annogodd, mewn modd etì'eithiol iawn, y 



162 


UDGORN TEIOîf. 


Saint a’r swyddogion i fywiogrwydd, ac i gadw y tân dwyfol yn 
ei lawn rym yn mhob man llo yr elont. Yna rhoddodd le i Abel 
Evans, yr hwn a adroddodd amryw bethau difyrus iawn, gan an 
nog ei frodyr i ddyfod i lafurio yn y Gogledd. Yna galwyd yr 
ysgrifenydd i roddi cyfrif o’r holl eglwys yn Ngliymru, yr hwn 
hofyd a areithiodd yn fyr. Gofynodd y Llywydd os oedd gau 
rywun vn bresennol rywbeth yn erbyn Llywyddion y Cynnad- 
leddau, a chafwyd nad oedd dim. Yna p#*nderfynwyd cynnal 
Brigham Young a’i gynghorwyr, a’r Deuddeg, ynghyd â Llyw- 
yddion y Cynnadleddau yn Ngliymru. Ar gynnygiad Thos Pngh , 
penderfynwyd hefyd fod yr holl Gynuadleddau, a’r Saint oll, i 
gymmeradwyo ac ufyddhau i lywyddiaeth y Llywydd Phillips, a'i 
Gyngborwyr A. Evans a J. Davis 

Yna penderfynwyd fod Thomas Morgans i lywyddu ar Gyn- 
nadledd Sir Fon, a I)avid Williams a William Isaac yn Gyng- 
horwyr iddo. 

Penderfynwyd gwneyd Sir Aberteifi yu Gynnadledd, ac Alfred 
Clark yn Llywydd, a William Jones yn Gynghorwr. 

Penderfynwyd fnd Sir Frycheiniog i’w gwneyd yn Gynnadledd, 
a John J< nes yn Llywydd, a Piiillip Seix a George Bywater yn 
Gynghorwyr. 

Penderfynwyd fnd Llywydd pob Cynnadledd i feddu hawl i 
ddwyn holl lywyddion y Cangenau o flaen y Cynghor, pan na 
fyddant yn talu am y llyfrau a dderbyniant. 

Yna wedi galw ychydig swyddogion, &c., terfynwyd, yn Saca- 
neg, gan W. Henshaw. 

Arn hanner awr wedi dau, dechieuwyd yfed tê, wedi gofyn hen- 
dith gan W. Phillips, a pharhawyd yn gwlcdda hyd hanner nwr 
wedi saîtli, pan ddechreuwyd y cyfarfod cyhi'eddus, yn yr un lle, 
gan yr ysgrifenydd. Yna, wedi rheoleiddio cangenau Seisnig yn 
Alerthyr a Phendaren, a rhyw gy fnewidiadau ereill, a tdiyhoeddi 
y symihu a gasgìwyd at y Dernl, galwyd nr John Jones, Brych- 
einiog, i anerch y gynnulleidfa liosog, ynghylch yr egwyddorion 
cyntal. yr hwn a ddilynwyd gan John Davies, Fflint, ynghylch y 
gareî a welodd Daniel. Wedi hyny, galwyd ar T. Giies i anerch 
y cyfarfod ; ac yna areithiodd yr ysgrifenydd yn fyr, yr hwn a 
ddilynwyd gan Abel Evans mewn modd hyawdl. Y'na terfynwyd 
y cyfarfod gan y Llywydd. — Yr oedd y cantorion yn canu rliwng 
pob araeth vn y cyfarfod hw n, nc yn aml yn y cyfarfodydd ereill. 

Cynnaliwyd cyfarfod i’r Saeson yn yr Ivy Busb, yn amser r 



UDOO&N SEION. 


íAâ 

cyfarfoj iliweddaf.— Cafwyd hwyl ntìillduol trwy yr holl gym- 
uanfa, a lluoedd lawer i wrandaw, gydag argoeliou yr ufyddha 
ugeiniau yn fuan. 

William Ph i llips, Lb / wydd , 

J o ii n 0 a v is, Ysyrifenydd . 

COFNODION CYNNADLEDDOL. 

SIR FON’. 

Cynnaliwyd cymmanfa y sir hon yn Bangor, ar yr 8fed o Or 
p.ienaf diweddaf. Wedi agor y gytnmanfa gan D. Williurns, 
galwyd ar Abel Eruns i lywyddu, yr hwu, ar ol auercli y gyn- 
nulleidfa, a alwodd am gyunrychiolind y gvnnadîedd, yr hon ä 
gynnwysai un guugen, 5 henuriad, G olfeiriad, 3 atbruw, ac I 
diacon ; bedyddiwyd yn y tri mis diweddaf, 33; y cy fauswm, 52. 
Rheoleiddiwyd cangen yu Baugor ac yu Ni'haernarfon. 

A. Eÿans, Lhjwydd. 

SUt DÜINBYCH. 

Cyinmanfa y gynnadledd hon a gynnaliwyd ur y lòfed o Or 
phenaf. Cymmerwyd rhau yn y cyfarfodydd gan Abel Eruns. 
Cynnrychiolwyd tair o gangenuu, yn cynnwys 6 o heuuriaid, 8 a 
oU’firiaid, ‘2 alhraw, a 3 diacou ; bedyddiwyd er y gyminanfa o’r 
b aen, 12; y cyfanswm, 84. üalwyd un hemiriad, tri offeiriad, 
duu tttiiraw, uc uu diacon. J. 1 ’ arry , Ltywi/dd. 

SIR FEIRIONYDD. 

Cynualiwyd cyinmanfa y gynnadledd uchod yn Dolgellau, ar 
y 22ain o Orphenaf diweddaf. ('ynn rychiol wyd pedair o gangenau, 
yn cynnwys 1 1 o heuuriaid, 5 o ofTeiriaid, ac I athraw ; wedi eu 
bedyddio, 13; y cylau yn 58. E. Edwards, Llywydd. 

SIR GAERFYRDDIN. 

Yr ail gyimnanfa yn Sir Oaerfyrddin agynnaliwyd vn y Farch- 
nadfa, yn Nghaerfyrddiu, ur y 22ain o Orphenaf. Ẁedi i’r 
llywydd agor y gyimnanfa, a gadael i Wcu. Hughesanerch y dorf, 
gaìwodd am gynniychioliad y gynnadledd, yr hon a gynnwysai 
12 o gangenuu (heb gyfrif y cangeuau a dmsglwyddw vd i ofal 
Alfred Clarh), yu cynnwys 48 o henuriaid, 29 o offeirîaid, 27 o 
aihrawon, a 12 o ddiaconiaid ; bedyddiwyd er y gyimnanfa ddi- 
weddaf, 64; y cyfauswm, 492. Galwyd aimyw swvddogion, v 
rhai a ordeiniwyd yn gyhoeddus ar yr esgynlawr, yr hyn a barai 
gryn syndod i lawer o’r gwrandawwyr. Areithiwyd yn v gwahanol 
gyfarfodydd, yn Gymraeg a S.iesneg, gan y brôdyr Thos. Pugh,# 
Wiu. Hughes, David Jeremy, David Davies, Wm. Joues, Eph- 
J’aim Rowlands, &c. Yr oedd lliaws mawr o wrandawwyr, a’r ol( 
yn foueddigaidd uc astud. Talwyd diolch i Faer y dief, a bon- 
eddigion eruill, a;u eu caredigrw v dd y waith hon etto. 

H. Willíaaîs, Lbjuuddy 


164 


UDGORN SKION. 


NEWYDDÍON O COUNCIL BLUl FS. 

II ysbysir ni yn y Star , fod yr Hen. George A. Smith yn ysgrif- 
eni o’r Council Bluffs, dan y dyddiad o Fai 28ain, yn rhoddi ar 
ddeall fod y cwmpeini Cymreig o Saint wedi cyrhaedd yno ar y 
J7eg. Dywed eu bod wedi dyoddef yn enbyd oddiwrth y Cholera 
wrth fyned ar hyd afon Missouri. Arosa y rhan fwyaf o’r cwmni 
hwnw yn y Ifluffs, er gwneyd parotoiadau i dderbyn yr yinfud- 
iadau Cymreig o hyn allan. Yraddengys wrth yr hanes uchod 
fod amryw o honynt wedi marw n’r Cholera sydd roor ddychryn- 
llyd ar yr afou hono. Heblaw hyny, gwelsom raewn Star acaìl, 
yn gyrnmysg ag enwau Seisnig, yr euwau Cyrareig canlyuol: — 
Eliza Dayies, William Owen, Lettice Orman, Eleanor Owtsn, 
Nathaniel Ames a'i wraig, a William Owen. Bu y rhai hyna 
farw ar afon Miesouri, ac y mae rhai o*r Saint yma yn eu hadna- 
bod yn dda, er nad ydytn ein hunain. 

Digon tebyg fod llawer o’n darllenwyr, fel ninnau, yn svnu 
paham y mae Uythyr mor liir yn dyfod oddiwrth Capt. D. Jones, 
pan ag yr ydym wedi gweled tri Bythyr a ddaeth at rai o r 
Saint yn Merlhyr, y rhai a hysbysanteu bod we li lirio yno, abod 
v lleilî yn myned rhag eu blaen. Desgritìant Couucil Bluffs yn 
'le wrth eu bodd, ac annogant eu p^rthynasau i barotoi i'w canlyn. 
Dyna i gyd sydd geuym ni i ddweyd yn bresennol ; a phan dder- 
byniwn ychwaneg, caiff ein darllenwyr glywed. 



AMRYWI AETH A U. 


ìnc. — Iuc yw y Môr Du,ynyr hwn y mae’r meJdwl yn teithio 
wrth angor. 

Llwyddiant y Sectariaid.— Mae llwyddiant y sectariaid yn 
ymddibynu yn benaf ar gael digon o ofn a dycbryn yn eu plith ; 
obiegid y maVr holl wlad braidd yn eu credu o'u mabaodod, a 
niwy nâ’u hanner wedi eu bedyddio er yn blant. Mae y digref- 
vdd yn gymmaint o sectariaid â neb, ac yn agos mor selog ; a’r 
unig beth sydd yn eisieu tuag at gael llwyddiant enwadyddol, yw 
liwgwth y rìiai hyny â thán neu golera, ac yna deuant yn lluoedd 
at y crefyddau hyny sydd yn taro eu blas oreu. 

Ymddygiad Annoetij. — Mae yn annoethincb m>iwr mewn 
swyddog o Eglwys lesu Grist, betli bynag, i godi ar ei draed i 
d(ivsgu ar ol un a fvddo uwcb mewn swydd, yn enwedig os bydd 
ar yr ur. pwnc. Os na fydd ganddo rywbetb newydd i hysbysu, 
yhòdded yr amser i arall a’i defnyddio y'n well. 

GEILAN Y BYD. 

Gwybydded dyn, er lleted yw y byd, 

E' fud et' ar ei geulan lawer pryd. 


;UHN L) A V I S , AltGHUI'yUU, M lí R T H Y R-T V l> F I L. 



ltmr. 




'* tltrwcn ALI.t.V O HOM III, 
f»tr mbilon) rr mhohl i." 


(IMì 0 K \ SEÍORÍ, 

NBO 

á»rmi b «£»amt. 

f vr . I.) MEDI, l»I 9 . [P«is %• 

s 

CYNHHYSIAD. 


TUD. TUI), 


\ or» p*»>» y*» y P *’ 1 * 1 * 

lB6 

F.pitlul y Hruddf, al -* 
l.ly*,dd O. I’ratl, a'r 
F(l*,t yn yr Ynysoedd 

t.Utbyr oddiwilU y Cenadwr 
Cymrng jn Fírainc at 

Llyihyr oddiwrth Capt. Jones , 

at y Llywydd Phillips.. 1S0 

Yr Ymfudiad Cymreig nesaf, 182 

1 Cofnudion Cynnadleddol— 

Sir Fynwy '» 3 

Cynnadledd Orllcninol Mor- 

Aoirywiaetbau— 

Ymogelwcli ili.s y Cao- 

Ffydd uu o'r Bedyddwyr.. 184 

Anerchiad i'n RUeswm 178 

Llytbyi CipLjoon al J* Davis IHI 

A t y Gohcbwyr,— 

Cymmanfaoedd 1 


argraffwy 


MERTHYB-TYDFIL: 
, ACA RWERTH GAN J. DAVIS, GEORGETOWNi 
ar werth hefvd 


Gan y Saiut yn gyffredinol, a 


llawer o Lyfrwertüwyr, 


trwy y Deau a'r Gogledd. 




1849. 


AT EIN GOH EBWYR, Ac. 


Pâ bcih a wniwn o'r lUrntu mrithion o nrTjylditPth â 
dderbjniwn bob mi» ? A «na«n ni ru gludo wrth co 
gilvdd i gvrhaudd y lluuad, neu cudií« vn tnnhnigarog yn 
y t’in ? C«rcm foddloni p««b ( ond gwrdwn «nmho*íhl- 
rwydd Ì foddloni holl feibion yr »w«*n. Mw vn rhwid 
iddynt ymfoddloni i*w tynghcd, ncu ddyfod yn o|ygwvr «*u 
hunnin. Nid im fod un yn dweyd ci fod yn ddcrbyniwr 
cysson, arall ei fod yn cacl gair da i’w waith f a’r trydydd 
tnai y chwyth gyniaf yw f — yr ydy* yn cu cymmcradwyo ( 
ond o hcrwydd tci)yng«h»d arall. Mac dau ncu dri phcnnill 
llawn mc«idwl, yn wcll n.\ chaut o bcnnillion y gciriau 
llanw ; ac o ganlyniad, ymdrechc«l eiu brodyr gyfanaoddi 
yu wcll,yn fyrach, ac ar dônau amgcnach ná “ Lilt lonau’ 
y balcdwyr; gan gofio hcfyd, roai r.id prydyddiacth yw 
pob pcth sydd yn odli. 

" A. K. M — Diolchwn idJo ara ddanfon atom y llyfryn a elwir 
** CyfciliornaJau a Dichcllion Saint y Dyddiau DÌwedJaf 
n Llyfr .Mormon.*’ Mae yn ddylciiswydíi ar bawb i*n cyn 
nortiiwyo fcl nyn i gael gafael ar bob pclh a gyhoeddir yn 
ein hcrbyn, fcl ag y gnllom amddiffyn ot bydd ncho». 
Er hyny, nid yw y llyfryn dan aylw yn worth ci adolygu, 
oblegid na chynnwysa ddim na atcbwyd yn barod. 

•• T. T.” — Os vw y brawd yn parhau i bregethu pcthau uwchlaw 
ci amgytfred, mcgys y milllwyJddiant, yr adgyfodiad, ícc , 
vn groes i bob cynghor, amddifader of o*i twydd ar frys. 
Nid yw fod Capt. Jones neu W. Phillips yn traf«\d pethau 
felly, yn un rheswm iddo yntau wneyd hyny. Nid Ysbryd 
Duw sydd yn ei arwain i’r fath huuanoldcb. 

«* i». T— — An wcddaidd hollol yw arfer geiriau isel yn y 
cynghor, a phoh lle arall, yn neillduol wrth yrodrin â 
phethau Duw. Mae siríoldch yn beth o*r gorou ; ond 
gwareder ni rhag y cyfryw sydd yn dyfod i leoedd o*r fath 
vn unig er rawyn creu digrífwch, a dal ar eiríau neu wrth- 
wyncbu. 

n loan." — Ysgrifenwch yn fwy cynnwysfawr. Oellid cynnwys 
sylwedd eich traethawd ar fírofedigaethau, mewn Uai o 
e’iriuu o’r hanner. Yr ydym yn awyddus am gynnorthwy 
rhywrai a allant ysgrifcnu yn gynnwysfawr a byr, heb fod 
achos i ni ail foldio eu hysgrifau, canys y mae hyny vr 
un 1 ‘aih ag ysgrifenu ein liunain. 

•• J. S." — Diolchwu iddo ara ddanfon stamp, yn ol eio dymaniad, 
ond buasai yn well genym pe buasai ei siamp heb ft»d ar 
lythyr yn flaenorol. Mae genym ddigon o rai felly ar 
law yn wastad, ac ni phetrusera roddi cant o honynt am 
geiniog, os gwnant ryw le6 i rywun. 

ST Na dderbynii'r neb o Lloegr, a llooedd pellenip, mewn un 
Gynnadìedd, cyn caffo'r cyfryw lythyr argraffedig gan 
Brif Gynghor Cymru. 



UDGORN SEION, 

X *K 

©ccen p ^aint. 


Rhip. 9.] MEDI, 1849. [Cyf. I. 

D A D L E U O N . 

V MAE llawer o bersoaau yn awyddus iawn i ymüdadleu, ac etto 
lieb dalentau na galluoedd i drin nnrhyw bwnc, nac ychwaith yn 
canfod dim pau fvddo ru rhesymau yn cael eu dynichwelyd. Ceir 
rhai yn dadleu er rawyn gwrthwynebu, ac ereiil er mwyn cael 
enw mawr; tra nad oes ond ycbydig yn dadleu er inwyn cael 
allan y gwirionedd. “ Cyndyn ddadleu dynion llygredig eu 
ineddwl," nid ydyw dda i ddim, o herwydd nad yw “ v gwirionedd 
ganddynt,’’ a chan y tybiant mai elw yw duwioldeb.’* Maeyn 
weli “ cilio oddiwrth y cyfryw canys nid ydynt ond yn “ an 
mhwyllo ynghylch cwestiynau, ac araryson ynghylch geiríau; o’r 
rhai y mae cenfigen, ymryson, cableddau, drwg-dybiau, yn dyfod." 
Ysbryd y byd sydd yn arwain i ddadleuon; a’r aclios o fod llawer 
o Saint ieuainc mor dueddol i ddadleu yw, eu bod heb ymwrthod 
digon ag ysbryd y byd. Deuant yn raddol, trwy wraudaw ar lais 
eu bugeiliaid, i ymbwyllo, ac i weled y niwed o yuiddadleu. Mae 
y Saiut hefyd â'u golwg ar y swyddogion ; oc os gwelant y 
rhíii hyny yn hoffi dadleuon, deaant hwytbau i hoífi yr un peth. 
Fel peth cyflredinol, oynghoreuo swyddogion pob cangben i ochel 
dadleuon, oddieithr trwy ganiatâd llywyddion y cynnadleildau. 

Y raae llawer o ddynion Uygredig a gwrthgilwyr yn rhy isel eu 
cymmeriadau, i’r Saint wneuthur un sylw o honynt; na choledder 
dim arnynt, ond gadawer hwynt fel pethau o’r neiildu, i ymborthi 
ar eu ÍTolineb, Daufon ei weision i bregethu yr efengyl y mae 
Duw, ac i dystiolaethu am y gwiríonedd, ac nid i ymddadleu 4 




UDC.ORN tErOH. 


)fV5 

dynioo llygredig a drwg ; orn hyny, bydded yr holl swyddogioa 
▼n weieion call a gostyngedig ac yn ddiniwed fel colomenod, gan 
«efyll yn daer dros y gwirionedd pan fyddo amgylchiadau yn galw, 
ond gan ochel dadleuon gwag a chenfígenns. Boed i bob peth 
gael ei gario yn mlaen mewn trefn a doethineb, ac yn ol cynghor 
y rhai a fyddo yn edrychol dros y «wyddogion ; ac yna bydd 
iddynt lwyddo a chynnyddu. 


A OES PWYS YN Y PETH A DDYSGIR? 

Awwyl Frawd Dayis, — Yr wyf yn gweled llawer o bethau ya 
eich Udoorn, ag y raae vn anghenrheidiol i'r Saìnt i’w gwneu- 
thur er eu períTeithiad. Yr wyf yn ystyried yr hyn a ddywedir 
gan weision Duw, raewn ysgrifen neu ryw ffordd arall, yn ang- 
henrheidiol i’wgytìawni, fel y byddo eu hymdrechiadau i gael eu 
coroni â llwyddiant, trwy fod y cyfryw a ddysgir yn gwneyd yn 
ol yr hyn a ddysgir, heth bynag fyddo’r ddysgeidiaeth. Ni 
ddyìai y teimladau fod yn rheol mewn dira â berthyna i’n 
perfleithiad ; o herwydd wrth ddylyn teimladau, gallwn groẁri ▼ 
rbeol â osodwyd i ni yn ddeddf, a’r canlyniad o hyny fydd, hod 
yn droseddwyr yn erhyn yddeddf. Nid wyfyn raeddwl ychwaith 
y dylau sél, ac ymarferiadau, a chydwybodolrwydd, i fod yn 
rheol ; o herwydd fod y pethau hyn, yn orphwysedig ar y wybod- 
aeth sydd yn meddiant y dyn ; ac os bydd gwybodaeth yn ddrwg, 
yr hyn a wneir yn ol y wybodaeth, sydd yn ddrwg hefyd. Nid 
yw fod dyn 3 r n gwneuthur yn gydwybodol, yn profi fod yr hyn » 
wf*ithredir ganddo yn dda ; o herwydd fod cydwyhodaeth yn ym- 
ddibynu ar wybodaeth. Y’u awr, yr hyn wyf yn ystyried sydd i 
fod yn rheol, ac yu unig reol, yw y gyfraith, yr hon sydd i*n 
hyfforddi, a’n cynghori, a'n ceryddu, a’n dysgu, yn y pethau sydd 
yn anghenrheidiol er ein perffeitbiad ; ac yn ol fel y tnddcm yn 
gwneuthur fel ein dysgir yn y gyfraith, y byddwn yn gydwy’oodol. 

Hefyd,yr hwn sydd yn cymmeryd y gyfraith yn rheol, y mae 
yn anmhosibl i hwnw fod yn gydwyhodol, pan na fyddo yn 
gwneyd yr hyn a ddysgir iddo yn y gyfraith ; a lle byddo dyn yn 
gwneuthur rhywbeth yn groes i’r gyfraith, y mae y dyn hwnw yn 
gyfryw sy«!d â chydwybod eimg yn ei feddiant, er efallai na chaiff 
uddef y gosp haeddiannol am y trosedd. Nid yw fod dyn va 
diau : rhag cael ei gospi, yn rhyddhau ei gydwybod ; yr nnig 



UDGORN SEION. 


Ifl? 

l»eth a ryddha y gydwybod, yw cyfiawoder y gyfraith a drosedda 
T dyn. Hefyd, yr wyf yn meddw] fod y cyfryw a ddysg v gyf. 
raith i r deiliaid, yn gyfry w ag h berchir gan y rhai a gyflawno y 
gyfraith a ddysgir iddynt; ac mae y cyfryw hyn yn rai sydd á 
ch\dwybod rydd ; ac hefyd yn gyfryw ag sydd mewn undeb, 
tangnefedd, a chariud, â'r brenin, â’r swyddogion, uc hefyd â chyf- 
iawnder y gyfraith : tra or oehr arall, y mae yr hwn sydd heb 
gyflawni yr byn a ddysgir iddo (pan yn gallu), yu gyfryw sydd á 
chasineb at y gyfraith. Prawf hyna trwy beidio gwneyd yr hvn 
a ddysgir iddo. Hefyd, y mae yn anmhosibl i neb a fyddo yn gas 
ganddo y gyfraitb, heb fod yn gas ganddynt awdwr y gyfraith 
helyd, ynghyd â r swyddogion a ddysgn y gyfraith ; ac o gaiír 
lyniad, uid y w yn garwr cyfiawnder, nac mewn undeb â’r Brenin ; 
ac am hyny, ni ddylai y cyfryw ddysgwyl i’r llywodraeth ei ain 
ddiffyn, pan ua fyddo yn cyflawni y gyfraith. Hefyd, ma»* j 
gyfraith yn gyfraith, nid i’r deiliaid yn uuig, oud hefyd i’r swydd 
ogion a’r Brenin; o herwydd y gyfraith eydd yn dysgu treln >n 
yr holl lywodraeth, ac mewn trefn > mae gogoniant a harddwch, 
o'r Brenin i’r deiliaid,a thrwy yr holl lywodraeth. Hefvd, y 
swyddogion y w y rhai a ddysga ac a weinydda yn y gyfraith ; ac 
y mae cyssylltiad rhwng y naill ddysgeidiaeth a’r ljall, a’r naill 
weinyddiad a’r llall; o herwydd fod y gyfraith yn berffaitli yn eu 
holl gyssylltiadau, i ateb paub yn eu gwahanol amgylchiadau a u 
sefyllfaoedd, o’r Brenin i waered i’r deiliaid. Ac hefyd, y mae 
pob dy6geidiaeth i ateb ei dyben ei hunan ; ac oui ateba ei d\ben, 
yna y mae y ddysgeidiaeth yn ofer ; a’r uu fath, oni ateba y 
gweinyddiadau eu dybenion, yna y maent yn ofer i gvd. Hefvd, 
os yw dysgedigaethau a gweinyddiadau yn anghenrheidiol er per- 
ffeithiad, undeb, a nerth, oni ddylai y swyddogion fod vn ber 
ffeithiach, ac mewn mwy o undeb, na neb o'r deiliaid, o herwydd 
bod angben rawy o nerth arnynt: o ganiyniad, os yw v cvm 
hwysderau hyn yn anghenrheidiol er perflVithiad, uudeb, a nuth. 
ar y swyddogion, onid yw yn anghenrheidiol fod y snyddogion yn 
gyfryw a ddylent gyflawni y dysgedigaethau yn gyntaf, feì r 
hyddont mewn undeb i allu dysgu ereill, a bod yn ufydd i wein 
yddiadau eu hunaiü, fel y byddont yn weinidogion cymhwys i 
ddysgu ereill, ac nid gweinidogion cam. Y mae esiampl vn 
gryfach na gair, medd diareb. Y mae nerth, a thaerineb 6wydd- 
ogion i gymhell y deiliaid i gadw y dysgedigaethau a roddir 
iddynt, yn ymddibynu ar eu bod hwy yn eu cadw yn gyntaf. Y 



168 


UDGORN SEION. 


mae esiampl yn beth anghenrheidiol i’w rhoddi. Nid dys^eid- 
iaeth ynddi ei hunan sydd yn rhoddi nerth, ond gwueyd yn ol y 
ddysgeidiaeth: yn gyssylltiedig â gwneyd y uiae Duw yn ben- 
dithio. V mae cynghor Duw i’w gyílawni (nid i’w gredu), yn y 
inodd y dyweda. Y mae cynghor i Dduw á nerth Duw ynddo. 
Y mae cyngbor Duw yn gyfryw og u wna ddyriiou yn droseddw\r 
wrth ei ddiyRtyru. Y mae cynghor gwas i Dduw yn gyfryw, os 
gwna dyniou ei ddiystyrn, ag a’u gwna \n droseddwyr, o her- 
wydd fod uertlì Duw ynddo ; u’r hwn sydd yn gynghor á nerth 
Duw ynddo, sydd gyughor Duw. Bedydd sydd gynghor Duw ; 
y mae dynion i’w gyflawni, ac y mae bcndith yn gyssylltiedig á’r 
ufydd dud. Casgliad i Cîalifornia sydd gyuglmr Duw : y mae 
p ih cyughor o eiddo Duw ug angbeiirheidrwydd am ei gyflawni, 
\ rniill gynghor fe-1 y llall. Y mae dyniou, trwy beidio cyinraeryd 
eu Indyddio, yn diystyru rynghor Duw. Casgliad at y deoil 
svdd gyiighor Duw; a'r hwn a’i gwrthwynebo sydd yn diystyru y 
cynghor (<>s gall » i pyflawni). A’r hyn sydd yn nerlliu swyddog 
i oi» i gyuiltell rhai i gael eu bedyddio, yw eu bod hwy wedi eu 
beiyddio; yr hyn sydrl yu gynnorthwy i ddwcyd wrth ddynion 
am ddyiod i Seion, y w eu bod hwy yn myned. Yr hyn sydd yn 
esiamji! dda i ddysgu dynion i gylranu at y deml, yw eu bod hwy 
\n cyliMnu, neu yn \mdrechu at liyny ; o hcrwydd ei fod yn 
guighor Duw, a thrwy gyflawni rynghor Duw y mae gwneulbur 
ei ewyllys ef. “ Nid yw tybaco yn dda i’r corfl’ uoc i’r bol, ac 
nid yw dda i ddyn.’’ Ilyn etto sydd gynglior Duw ; a’r hwu a’i 
di) styro sydd yn troseddu, o lierwydd nid yw dda : o ganlyuiad 
y niae yn ddwg, ac y mae pub drwg yn bechod, ac y mae pob 
pechod yn anghyfraith ; a’r hwn sydd yn droseddwr y gyfraith 
sydd yn erbyn y brenin, ac o ganlyniad nid yw yn bosibl fod 
undeb rhyngddo a’r swyddogion. Tybaco nid y\v dda i’r corff 
nac i’r bol, ond y mae yn felldith i’r coifl’ a’r bol ; o herwydd pan 
fyddo dyu yn dechreu ysmocio neu gnoi dybaco, y mae yn gwrth 
wynebit ei gyfausoddiad gyrauiaint, nes y mae ei holl gorff yn 
crynu ac yu gwanliau, ac yu rhy feddw i sefyll ar ei draed, a’i 
goluddion, yn ol ei dyb ef, yu troi yn y gw rthwyneb. Nid yw yu 
dda, ynte, ond y mae yn felldith yn eibyn y cyfansoddiad ; a pha 
fodd y giill dim lod yn felldith yn erbyu y cyfansoddiad, heb fod 
yn bechod yu erbyn Duw. Nid yw dda, ynte- Y mae tybaco 
hefyd yn niweidiol i’r cylla, o lierwydd fod y dyn yn sychu y 
ffyunonau puer sydd yn ei enau; a’r canlyniad o hyuy yw, fod y 



l'DGORN 6E10N. 


109 


b»yd vn aros mny na'i omser yn y cylla, Irwy ei fo<l yn poeri y 
dwfr sydd i dreulio y bwyd yn y cylla; a’r cylla, yn mhen amser, 
o herwydd ei fod yn goifod cadw y bwyd yno yn bwy nâ’i nmser, 
yn ir.agu afiechyd, diífyç anadl, a pbeswch, a gn-endid; ac wedi 
i'r afiechy d hyn eu gorddiwes, lallant y bai ur yr awyr ddrng yu 
y gwaith mwyn a’r gnaith glo, pan mai y gwir achns y w y 
dybaco. Nid yi v yn dda i'r bol, medd Duw. Hefyd, y mae rhai 
yn ysmocio tybaco gyiumaint â gwerth saith ceiniog yr wytbnos, 
pan V inaent yn metliu rhoddi ceiniog yr wythnos at deml Dduw 
yn Seion : hyn sydd ddrwg, ac nid llai ua phechcd. Hefyd, 
y smocia Saint ddybaco, pan fyddo y lŷ beb uu tamaid <> enllyn, 
*’r plaut yn uoethion eu traed, ac yn auwydog o'r aehos, ac efail-ii 
# y n myucd i dwyrnyn, a rbai yu inarw. Nid y u dda i’r coi li', yute. 
Hefyd, y mae'r rliai ag sydd yn euog o'r pethau hyl>, yn gyfryw 
-ag sydd yn dyfod i ymofyn am henuriaid yr eglwysi osod dwylaw 
arnynt, a gweddío ar i Dduw eu bendithio ag iechyd, pan v mtent 
hwy yn achoswyr o'r afiechyd. Nid yw dybaco, ynte, y n dda i 
ddyn ; dyna yw y cynghor ; a phwy bynag na weitliredo vn oì v 
cynghor, y mae yn ytnddwyu yn anuoeth ; eanys y mae cyngbor 
i'w gyfiawni ; a’i gyllawni a gaffo, yw dymuuiad 

C’arwr Cadw Cy.NGIIOR. 

[Gorfodwyd dì i dalfyru llawer ar ddiwedd llylhyr ein goiieb 
ydd, ynghyleli y dybaco, o ìierwydd ei feithder, ac ain ein bod 
wcdi ysgrifenu mor helaelb ar y pwnc ein iiunain. Ni,J 
hraidd neb o'r Saint nad ydynt wedi eu bargyhoeddi o niwed 
y dybaco; yr unig bunc i'w benderfynu o hyn allan vw, pa u:i 
ai Mr. Blys, neu gynghor Dnw, sydiî i'w hûfyddhau.' Mae tn 
achos o lawenydd i ni ein bod »edi perswadio llaner o Saim i 
adael V dybaco heibio, a gnrandaw ar gynghor Duw. — Gcu.. 1 


HPISTOI, Y DEÜDDBG AT V M.YWYDD O. PIIATT, 
A’K EGI.WYS YN YR YNYSOEDD PRYDEINIG. 

Yn ychwanegol at yr “ Epistol Cyffredinol Cyntaf oddiwnh t 
Brif Eywyddiaeth,” y mae yr epislol uchod newydd ddyfod i’n 
dwylaw. Mae ei gynnwysiad, y rban fwyaf, yn debyg i’r liaü ; 
ac o gaulyniad, ni wnawn yn bresennol ond dyfynu o horio vr 
hyn a ystyriwn yn fwyaf dyddorawl. Yn mhlith pethau ereiii. 
ysgiifenant am yr ymfudiad fel y canlyn : — 

‘ £ Dymunttn wasgu ar feddyìiau y Saint yu yr Ynysoedd I’ryd- 
einig am ffyddlondeb metvn cadw gorchymyniou Iesu Grist.mewr: 
gweddi a ffydd, mewn cariad, ac mewn pregethu a tbaenu gwvbod 



J70 


CDGORN SEION. 


peth o gyflawnder yr efengyl ar led. Annogwn hwynt i araynedd 
ynghylch yr ymgasgliad, hyd nes y byddo’r ffordd yn agor iV 
dwyn hwy a ninnau yn amser Duw ei bun, yn ei ffordd ei hun, ac 
}n nl y dull a ysgrifenwyd ; efallai y gwawria y dydd pan y gall- 
ant ddyfod yn rhwyddacb, rhatach, a diogelach na dyfod ar hyd 
y tfordd I resennol. 

“ Yn ol yr hyn sydd wedi ei ysgrifenu at y Saint, hydded iddynt 
drefnu eu hunain yn gwmníoe. d yn ol eu crefftau, a dyfod allan 
gyda’u gilydd â pheiriannau, offerynau, a defnyddiau at bob raath 
o gelfyddydau, yn ol fel ag y byddont wedi ymarfer; a phan y 
byddont vn dyfod fel arall y raaent yn fynych mewn eisieu o 
v aith, yn agored i gwraniaeth ddrwg, i ddyianwad gwrtbgiîwyr, 
hudolwyr, meddwdod, diofalwch, &c. ; ac ychydig o’r rhai hyny 
sydd yn eyrhaedd cyfangorff yr eglwys raewn cystal ysbrydoedd 
â phnn y cychwynasaut ; mae rhai yn trui yn ol, ereill yn cael eu 
dystrywio, llawer yn cael eu harwain ymaith, ac ychydig sydd yn 
cael eu casglu a’u hachub. Ni ddylai y pethau hyn fod. 

“ O-s nr v\ cyrhaedd adnahyddiaeth gyflawnaeh o’r wlad, y 
gallwn gnel allan ffordd i fyny yr Arkansas, neu y Rio Grand, 
gwuawn ochelyd y gauaf, ynghyd â’r gwrthgilwyr a’r Cenedioedd 
sydd yn heidio yn New Orleans, St. Louis, a Missouri Uchaf ; 
neu os gallwn ddyfod o hyd i rvw horthladd cyfleus wrtb ben 
cainc fôr California, neu rywle yn y Môr Tawel, a cbael ffordd 
gyfleus yn groes i rai o wddf-diroedd America CanoJbarthol, efallai 
y o \ dd i hyny rwyddhau yr yraliidiad o Ewrop i’r dyffrynoedd hyn. 

“ Pe ga’.lai cwninioedd o wneuthurwyr offerynau miniog, llestri 
pridd, gwlaneni, neu ryw hetìiau defnyddiid ereill, ddyfod allan 
gyda’u gilydd, a digon o fodd a medr ganddynt i sefydlu eu gwa- 
hamd weiihfeydd yma, gallent gael cynnaliaeth dda, yr hou a 
fyddai yn dra ennillfawr, yn l'wyaf neillduol o herwydd fod digon 

0 ddwfr i ueithio y peiriannau, heb gynnorthwy agerdd. Mao 
hon yn wlad ragorol i gynnyrchu defaid a gwlan ; a gwna hyn, 
raewu cyssyllliad â’r digonedd dwfr, sicrhau llwyddiact unrhyw 
gyüawnder o weithfeydd gwlan, tra bydd y boblogaeth gynnyddol 
yn creu galwad mawr am eu nwyddau. Gobeithiwn weled yr 
araser yn í’uan pan fydd y diriogaeih hon yn troi allan y deínydd 
iau tecat', Iiarddaf, a mwyaf da o hob math & weithir yn awr yn 
Lloegr. 

“ Pan y gwelom Saint Ewrop yn dyfod yn y dull hwn, yn barod 

1 ymdrechu gyda’u gilydd, ac i sefydlu gweithfeydd, heb oedi a 
syrtbio ymaith ar y ffordd, bydd yn llonbau eiu calonau i'\r 
gweled yu d\ fod wrth y miloedd, megys columenod yn heidio i’w 
ffenesti i ; ond y mae yn ein gofìdio i’w gweled yn dyfod un ar y 
tro, yn analluog i sefydlu gwaith iddynt eu hunain, a’u gweled 
yu cael eu tynu i bob rhwyd gan ddynion drygionus, y rhai a 
gymmerant fantais ar eu tlodi, a plian yn cymmeryd arnynt roddi 
gwaith iddynt yn y gwahanol ddinasoedd, yn eu harwain i bob 
diygioni, meddwdod, celwydd, ac anlladrwydd, ac yn y diwedd 
llwyddo ganddynt i wadu yr Arglwydd a’u prynodd, ac i fyw neu 
farw yn nghanol drygioni ; ac telly nid ydynt byth yn cyrhaedd 



TTDOORN SEION. 


171 


y Saint, neu os cyrbaeddant nid yr un bobl fyddant phan cyn 
cycbwyn. Yn wir, buasai yn well o lawer i rai felly aros raewn 
cangenau da yn yr Ynysoedd Prydeinig ac addoli Duw, na cbych- 
nryn tua gwlad Seion, a byw a raarw yn yr uflernau crefydd- 
galedu hyny yn y Taleithiau.” 


LLYTHYR ODDIWRTH Y OENADWR CYMREIG YN 
FFRAINC AT J. DAVIS 

St. Servan , Llt/daw, Mcdi 10, 1849. 
Anwyl Frawd Davis, — Derbyniais lytbyr ddoe oddiwrth fy 
nheulu, vn cynnwys hanes dymunol ani ei sefyllfa gysurus mewn 
ystyr dymmorol ac ysbrydol Y mae mawr ddaioni Duw tuag at 
fy nheulu yn ystod yr ycbydig físoedd ag yr wyf wedi bod yn 
absennol oddiwrtbynt, yu gwneyd i’in hysbryd i lawenhau yn 
Nuw fv Iachawdwr. Yn y llythyr, dymunasoch arnaf ysgrifenn 
ychydig o’m helynt, ynghyd â mawr ddaioni Duw i’w was yn 
inblith dyeithriaid mewn gwlad estronol. Hyfryd genyf fydd 
gwneuihur hyn, yn Ebenezer o fawl i Imnianuel sydd wedi bod 
gyda rai yn mhob sefyllfa ac amgylchiad yn iachawdwriaeth. 

Wrth chwiJio ychydig o gofnodiadau y llyfr dyddiol ( 4< d ue 
roaniere memorable”), yr wyf yn canfod 4< un registre’’ am fed- 
yddiad brawd ar y 3Uain o Fehefin, yn gwneyd yr oll a fedyddiais 
yn Nghymru, mewn ychydig o fisoedd, yn 110! ac wrth syllu 
arnynt yn ngbyfarfod y Saint y Sabboth diweddaf (Gorph. I) cyn 
ymadael, yr oeddwn yn gweled rhai yn lienuriaid, ereill yn oflfeir- 
iaid, ereill yn ddysgawdwyr, ac ereill yn ddiaconiaid ; rhai â’r 
ddawn iachâu mor ffyddiog, fel ag yr oeddynt yn medru iysiio 
fod Duw, trwy yr ordinhad, wedi eu hiacliâu bob iro yr ymesododd 
afiechyd arnynt; ereill ag ysbryd y brophwydoliaeth \n dad- 
guddio pethau rhyfedd i’r eglwys; ereill yn llefaru â thafodau 
newyddion, ac ereill yn cyfieithu ; rhai o honynt yn canu trwy yr 
Ysbryd yn bur nefolaidd, ac wedi hyny yn canu â*r deall, nes 
gwneyd awen y beirdd yn ail heth i ogoniant mawl ysbruloliaeth 
y Goruchaf, a hyny o enau plant bychain. Yr oedd yr olygfa, 
ynghyd â’r ystyriaeth mai y ddiweddaf oedd i mi am beth amser, 
yn creu ynwyf deimladau annesgrifiadwy. Yn y dyddiadur 
yr wyf yn canfod yr ysgrifen ganlynol o’m heiddo : — “July2, 
Last day before starting on a mission to France; oh, how hard to 
part with a heloved wife and little children, and leave them in thc 
snidst of persecuting enemies — leave her and lier young family to 



17.2 


ün.'.^RN SEtOtf. 


be prov»(iod for from o bosinods that calls for tbc prof.erce oî a 
person who iin»l« rsfarids tbe iiBture of such an occupBlion — leave 
them n thc rabUl of tl.r* plapue tbat is roigning «ith deadly 
arrou s nejrt do**r on ti e righî and lel't, &c. l’.ut CîoJ rommands 
m« > yn ! Irs 8ervant8 commaîid metogoî’’ tVedi ymadael à’r 
teuiu ar foreu y 3ydd o Orphenaf, cyihaeddaia Aberlawy yn 
^ysuruA; a thysgai» yn yrun iý ag y gorphwygodd ly anwyl dad 
yn yr efengyl, Capt. D. Jom*8. Cychwjuuis dranoeth yti yr un 
Aijerdd loii j ag y cychwy uodd yntau ynddi lua l.lerp» i. a*r hrodyr 
nr cu taith tua Sc*i »n yu ystlysau y gogied 1. Yr oedd sugniad fy 
tnryd innau tuai» yno ; ond yroedJ mynegfya fy nghenadiaeth yu 
fy ngbyftdrio yn groes ! N’id i Seîon yn a® r, ond i »índ y Pabydd- 
n. i'r arfogaelh yshrydol, i frtrydro wrthyt dy hno ; a rhyw lai* 
Jystaw v u dweyd, Nac ofna, biaidJ bychan, wele yr w-yf fi gyda 
ibi. l*ati y canfyddais golofnau muriau un n brif «irefyád mar- 
siaridiaeth Bahilon (sef I.lerpnl), yr oedd leimia lau dwys yi» fy 
nv .Uianr.li arth feddwl fy mod yn nesâu at y dref, yr beol, y lỳ, 
a’r ystaf**U ag oedd yn cynnwys tr gfa uu o Apostolion Eglwys 
lesu Orist, Saiüt y Dyddiau Diweddof. Nid yn ihwydd yr 
anghofiaf yr hyfrydwch a deimlais yn ughwraut y dyn <la r.wn, 
s^f Orsou Prati, ynghyd â'r ddysgeidiaeth nefolaidd a gefais. O 
ran maiutioli. a pl ryd n gwedd, y mae yu debyg in»'n i’n hanwyl 
frawd Wra. Phillips ; ac o ran dull ei darawiad, fel y gwronaidd 
frawd a nodais. Y mae fy tighalon yn llamu o lawenydd yn awr, 
wrth fe«h!wl fod y fath ddau yn iau yr Iesu, yn blaenori v dewr- 
ion lu sydd yn Nghymru a Lloegr. 

Wedi teîthio mewn ycbydig o ddyddiau tu»c wyth cant o fiil 
tiroedd, eyrhaeddaîs bureti dydd Llun, \ 9fed, “droit de rivage ' 
(glan-for) Ffrainc, a chefais olygfa hardd ar dref Iîavre, yn cyn- 
nwys tua fiü.OOO o drigolion, o fil i ddwy fil o leslri yn ei phortli- 
ladd, hütiner cant o ba rai yn anferthol fawr o America, cyfandir 
Ephraim. Er fod rhyw fath o gyfraith wedi ei gwneyd gan y 
Ffrancod, yn cynnwys toleratiniiy etto, yn ol ystyr y gair gan 
Walker f y nrae yn groes i’w dymuniad. “ Toleration — allowance 
giren to that whîch is not approued." Ni chaniateir, heb berygl. 
i gasgìu cynnttlleidfa >nghyd, na phregethu ar y Square, Place, 
Piere, i.c., lle mae miloedd yn ymgasglu ynghyd t gerdded, eistedd. 
a difyru e:i hunain ntewn chwareuaeth,mewn llawer dnll a modd. 

Y mae perygl dosparthu y traethawd lleiaf, os bydd ynddo ryw- 
betb vn ?rb*.ti eu duwics; ond diengais vn Havre, serch dosparthu 


UDGORN SEION. 


m 

yn ystod y mís y bum yno, tua 1500 o draetbodau yn y Ffrengaeg 
a*r Saesnaeg, Voice of Warning, Spencer's Letters, Llyfr Mormon, 
&c. Cefais y fraint o fedyddio un dyn ieuanc ag oedd yn fedrus 
yn yr iaith Ffrengig, Italaidd, Creolaidd, Seisnig, ac Yspaenaidd ; 
ac y mae argoelion da am gael bedyddio ereill, ac yn eu plith 
weinidog un o’r eglwysi, &c. 

Ar y 3ydd o Awst, cychwynais o’r dref i ymweled á’ra tenlu yn 
Nghymru. Mae yn debyg fod cenadon Duw yn y dyddiau 
diweddaf i deithio yn gytíym ; felly y bu y tro hwn, beth bynag. 
Yn gynhar borou dydd Gwener, y gadawodd yr agerddlong oror 
Ffrainc; ac wedi tirio yn Southampton (dros gant o filltiroedd), 
aethum gyda’r agerdd-gerbyd i Salisbury, oddiyno gyda’r cerbyd 
i Bath, yna gyda’r agerdd gerbyd i Bristau, ac oddiyno gyda’r 
agerddlong i Gaerdyf erbyn deg, prydnawn yr un diwrnod, ac 
adref yn Aberdar erbyn unarddeg boreu dranoeth. O, mor hyfryd 
oedd gweled gwynebau serchuB, a tnwynhau cwmpeini ugeiniau o 
Saint Aberdar, mewn cyfarfod nefolaidd o amgylch bwrdd yr 
Arglwydd am ddau, prydnawn y Sabboth. Y mae’r gangen hon 
yn parhau inewn llewyrch a llwyddiant rhyfeddol, raewn undeb a 
chariad â’u gilydd, yn ymdrechu ddydd a nos gyda'u hauwyl 
lywydd, Joseph Davies, i blanu yr egwyddorion dwyfol yn mhob 
bron trwy’r lle. Ar foreu Sabboth, y 19eg o Awst, am bump o*r 
gloch, cefais y fraint o fedyddio boneddwr ar ei dir ei huu, a'i 
gadarnhau yn aelod o eglwy9 Iesu Grist; y mae yn ddvn ieuanc 
hardd, gwybodus, ag a wna waith mawr, gobeithiaf, dros ei Dduw. 
Aethum gvda*r agerdd gerbyd i bregethu am unarddeg yn Nghaer- 
dyf, ac yn yr hwyr am chwech yn Saesneg. Pregethodd y brawd 
J. Phillips, Pontytypridd, yn gampus,yn Gymraeg, i gynnulleidfa 
syml, yn gwrandaw yn astud. Cefais garedigrwydd mawr gyda r 
holl Saint, yn neillduol gan y brawd Êllis. Cychwynais o Gaer- 
dyfboreudydd Llun, a chyrhaeddais Ynys Jersey boreu dydd 
Mawrtb. Aethum yn yr hwyr gyda’r brawd Dunbar, y llywydd, 
i’r wlad tua phedair milltir, i bregethu ; pregethodd y brawd 
teilwng De la Mere yn y Flrengaeg; ac wedi i’rcyfarfod ddybenu, 
bedyddiwyd pedwar yn y môr. Nos dranoeth, aetbum gyda’r 
brawd Dunbar i St. Ablans ; wedi’r cwrdd, aeth pump i waered i’r 
dwfr. Uu a argyhoeddwyd trwy ddarllen un o’r traethodau 
Ffrengig a argrafifwyd yn Merthyr. Yr oeddwn wedi anrhegu y 
brawd Dunbar â 400 o’r traetbodau Ffrengig, a mawr y daioni y 
maent yn ei wneyd. Mewn un man yn agor lle i bregetbut 



I7Í 


DDGORM SEION. 


mewn man arall yn dwyu rhai i chwilio yn mhellach am y 
ionedd yn y cyrddau pregethu, &c. Prydnawn dydd Iau, preg- 
ethais i dorf o*r Jersiaid yn Sacsneg. Yr oedd yn rhyfedd geny f, 
canys dwy flynedd yn ol y pregethais i eglwys y Bedyddwyr yma. 
ar gais ei gweinidog, yr hwn, gofidns oedd genyf glywed, sydd 
newydd ddod.o’r carcharî Ar ol y cylarfod, rhoddodd chwecli eu 
henwau i gael eu bedyddio nos y fory. Cyrliaeddais St. Malo, yn 
Pfraiuc, prvdnawn dydd G wener. Yr wyf oddiar hyny yn aros 
yn St. Servan, tref yn ymyl St. Malo. Yr wyf wedì \mweied á 
hanner cant o deuluoedd boneddig Seisnig, á’r traethodau. Y :uae 
genyf eisoes yn y lle hwn ffryndiau caredig; da ì mi yw hyny. 
canys y mae yina gynddaredd yn erbyn ein crefydd anwyl, fel 
sydd yna. Mae holl weinidogion y Protestaniaid, ynghyd ag 
offeirìaid yr oglwys Babaidd, a’u holl aelodan, yn uno fel un llaw 
a chalon i erlid y “ gau-b^opllw^d, ,, yn oi eu hiaith hwy. Gorfu 
ì mi fyned at y consul Seisnig horeu dydd Sadwrn am gynghor. 
oblegid fod yr erlidigaeth yn frwd ! Pregethais nos Sul i deulu 
honeddig, yn eu draiinii'i room. Yr ocdd yn bresennol weinidog 
ieuauc sydd yn pregetbu yn y rfrengaeg yn St. Malo; cafodd ei 
fod lloni, uc addawodd drenlio prydnawn y Sabboth nesaf ctto yn 
fy nghwmni. 

Afreidiol i mi yw crefu ain ran yn ngweddiau y Saiut ar rau 
eu brawd mewn gwlad estronol ; ond yn hytrach diolchaf iddynt 
am eu parchus gof am danaf wrth orsedd gweddi yn barhaus. 
Talod yr Arglwydd iddyut, trwy fy ngalîuogi i yvu y newydd 
iddynt fod llu yn dechren dyfod i mewn i’r deyrnas. 

Yr eiddoch oll yn Nghrist, 

Wn. Howei.ls. 


YMOGELWCH RÌÌAG Y GAU-SElNTIAU. 

Llawf.r sydd yn yr oes hou, fel yn y dyddiau gynt, ar ol gwcled 
y Saint yn lìiosogi, yu yrarilhio i'w plitli, i*r dyben o fyw yn 
segur ar eu cefnau : rhag y cyfryw ymogelwch. Ymdeithiant a 
un man i*r llall, gan gymmeryd arnynt eu bod yn llawn cariad a 
ffyddlondeb; ymarferant weddiau llawn o dôn sectaraidd, a tliyst 
iolaethant yn gadarnach nâ neh, nes ennill sercliiadau llawer o 
Saint ieuainc i roddi llawer o gynnorthwyon iddynt. Dywedant 
lawer o ystoriau anwireddus yn rahob ardal yr ymwelaot à }»i, 
inegys fod y pregethwr hwn, neu y honeddig arall, wedi eu bed 



UDGORN SEIOH. 


17/* 


Yildio R«n V Sainl; a thrwy hyn y dynu cu sylw oddiwrth yr 
ymchwiliad a ddylent wneyd i achos pob uu a ddelo heibio 
îddvnt. Yr ydyni wcdi gweled llawer o hyn ein huuain, ac wedi 
dal y gau aointiau yn eu rhagrith amryw droion. Bu ur» o'r enw 
I)avid Moitìs lieibio yma yn ddiwcddar, yn Uon’d ei groen o 
gariad, ac yn heiriaitydd o I.lanelli, Sir Gaerfyrddio, tnoddui «-IV. 
Deallasom ei fod wedi bod unwaith gyda’r Saint, ond iddo gaid 
ci dori allan am fyned orraod ar hyd tai. Idwyddodd yn y cytn- 
mydogaethau hyn, trwy ddrffyg gwyliadwriaetli yn mhliih y 
Saint, i fyw ar cu caredigrwydd ara gryn araser. Nid yw y cyfryw 
yn perthyn i ni, ac na wneler derhyniad o hono ntwyach ; a 
tlireied y Saint ieuainc i ystyried nad yw pawb sydd yn ga!" m 
liunain yn Saint, yn rhwyra o fod yn onest. Megys yr oedd «r y 
cyntaf, y raae yn parliau yr awr hon. Ysgrifena brawd o Do^lai^ 
atora i’n hysbysu ei fod ef wedî dyfod i ddeall fod amryw yu 
ysgrifenu llythyron o gymnieradwyaeth cu hunain, ac yn tnyned 
oddiâmgylcli y Saint, i ysbio eu rhyddid hwynt, ae i fyw ar ea 
cefnau. C’rybwylla ara un ag oedd ar fedr tnyned i ine»n i gyf- 
orfod y Saint yn Dowlais yn ddiweddar; yr hwn a dystiai iddo 
gael rayned i raewn i gangen Naotyglo ychydig cyn hyny ; a 
dywedai y mynai efe fyned i'w plith yn rhywlo eilwaith, nercls 
ysgrifenu papyr i’r pwpas hyny. 

Wedi niyned o*n cyd ddynion rnor felldigedig a chyfrwys ag i 
ysgrifenu llythyron o gymmeradwyaeth iddynt .eu hunain, gallunt 
fyned yn y blaen â’Tt twyll i raddau raawr, os ua ellir gosod 
at'alfa arnynt yn fuan. Yr ydym wedi bod yn ceisio dyfeisio y 
ffordd oreu at hyny, ac wedi meddwl raai llythyron argraffedig yn 
mlilith y Saiut, yn unig fydd yn dyrysu eu haracanion. I % r per- 
wyl hyny, yr ydyin wedi argraffu nifer digonol o lythyrou 
c.ymmeradwyaeth i ddiwallu pob cangen dros yr amser presennol: 
a bydd i lywydd pob cangen i gadw nifer ar law yn wastad i 
werthu am ddiraai yr un i bob un fyddo yn cael caniatád i ym- 
weled â Saint ereill, nen i fyned i aros yn eu plith. Wrth eu 
danfon at lywyddion y cynnadleddau, gwnawn ni lanw nn i bob 
llywydd, fel y gallo efe ddysgu lly wydd pob cangen pa fodd i’w 
hysgrifenu. Gwna y llythyr y tro i swyddog, yn gystal ag i 
aelod,trwv enwi hyny ynddo; a bydd yr ysgrifen i hysbysu pa le 
y raae pob un yn cael rayned,a dros pa íaint o amser, fel na bydd 
neb yn cael myned lle y tnyno heb ganiatád. Gwaith pob llyw- 
Vdd a’i gynghorwyr fydd gofalu o hyn allan, na fyddo neb vo 



UDGORN 8EION. 


Ufi 

onel ei dderbyn çanddynt, beb y llythyr argraffedig dan 8ylv. 
Pob un a fyddo yn symud i gynnadiedd arall, bydd yn ofynol i 
lywydd y gynnadledd arwyddo y llythyr hefyd, gyda llywydd y 
gangen. Bydd elw i’r llywyddion yn y gwerthiad, gogyfer â’r 
trafferth y maent yn myned iddo. Bydded i hyu gael ei osod 
mewu gweithrediad uniongyrchol, fel na fyddo i’n hanwyl frodyr 
a’n chwiorydd gael dyoddef di:n yn ychwaneg oddiwrth ddyeith- 
riaid. Nid ofn sydd arnom y gwelant ein “ twyll” ni, ond ofn 
sydd aruorn y gwelwn ni eu “ twyll ’ hwy, a hyny pan yn rby 
ddiweddar 

Yr ydym wedi gweled hefyd fod un peth arall yn anghenrheid- 
iol arnom fel enwad, er cael pob peth yn rheolaidd ac mewn trefn. 
Hyd yn hyn, nid oes un o bob deg o’r Saint vn gwybod pa bryd 
eu bedyddiwyd, na pha bryd eu cadarnhawyd, ac y mae llawer un 
na wyddant pwy fu yn gweinyddu arnynt- Y maent oll yn 
bethau ag a fydd etto eisieu eu gwybod, fel llawer o bethau ereill. 
í ateb y diffyg hwn etto, yr ydym wedi argraffu papyr arall, i’w 
werthu am yr un bris i’r bedyddiedigion, gan y swyddwyr fyddo yn 
eu bedyddio, y rhai aydd i ysgrifenu eu henwau, eu boedran, y dydd 
o’r mis y bedyddiwyd, ac yn mha gangen, yna arwyddo y papyr, 
a’i roi i’r bedyddiedig, fel y gallo hwnw ei ddangos i lywydd neu 
ysrifenydd y gangen cyn cael ei gadarnhau. Yn yr amser y 
byddis yn cadamhau, bydd i’r ysgrifenydd lanw y gweddill gwaglo 
fydd ar y papyr, trwy nodi enw y gangen, a’r gynnadledd, dydd 
o’r mis, ac enw y swyddog fyddo yn cadarnhau ; yna, wedi i 
lywydd y gangen arwyddo y cyfan, cyflwyner y papyr yn ol i’r 
aelod newydd, i’w gadw yn goffadwriaeth iddo ei hun. Hefyd, 
bydded i’r ysgrifenydd gadw cyfrif o’r cyfan, er ei osod ar lyfr 
yr eglwys, yr hwn a ddaw yn barod mor gynted ag y gallwn gael 
arian i’w gyhoeddi. Llanwn gopi i bob lly wydd cynnadledd o'r 
papyr liwn befyd ; ac wedi i’r holl ganghenau eu cael, nid oes neb i 
gael ei dderbyn i’r eglwys trwy osodiad dwylaw, ond y sawl fyddo 
â phapyr ganddo. Meddyliwn fod hyna yn ddigon o esboniad i’n 
darllenwyr, a gobeithiwn y gwelant y llesâd a ddeillia trwy y 
trefniadau hyn. 


C A N U . 

Y mae canu yn beth ag sydd yn perthyn i blant Duw yn mhob 
oes o’r byd, yn ueillduol pan fwynbant esmwythdra oddiwrth 
erlidigaethau, &c., megys Moses a meibion Israel gynt, pan wedi 



UDGORN $F, ION 


177 


cflel eu gwarodu gan yr Arglwydil trwy y mòr coch rhag llid yr 
Aiflnuid, yn canu cân o foliant i'r Arglwydd am ti ryfeddol 
ddaioni tuag atynt. Yr oedd canu yn beth hyfryd iawn gan 
Ddow, ac o ganlyniad yn hyfryd gan ri weision ; ac nid jhyvr 
enw o ganu a wnelai y tro ; O na, yr oedd yn rhaid cael ranu 
rheolaidd; ac i’r dyben hyny yr oeddynt yn neillduo blaenor yn 
y gynnuìleidfa ac ereil! i'w gynnorlhwyo. Kr prawl o hyny, 
gwel I C'hron. xvi, lle y cawn fod Dafydd yn ebeithu; ac wedi 
iddo opln n aheitlm, &,c., darl'u iddo osol deuddeg o ddynion i 
foliannu Duw trwy ganu, ac Asapli oedd y pcnaf, neu y llywydtl 
ar y «ieuddeg liyn ; ac wedi i bobp» th gael ei «*so«I yn rheoUidd, 
rlioddodd l'afydd orchynimyn, gan ddy wedyd, “ Cenwcîi iJdo, 
clodforwch ef, ymadroddwch am ei holl ryfeddodau, &c. ' H«Maw 
fod genym lawer o e«iamplau fod ein lien dadau yn cann, inegys 
Esaiah v, I, — “Canaf yrawr hon i’m hanwylyd, ganiad fy anwyî- 
yd am ei winllan, &c.,” ac hefyd l*auì a Sîlns yn canu inawl i 
Ddtiw, er yn y earehar, a llawer o rai ereill ; ac y mae genym 
gynghorion ac annogaclhau pydd wedi eu rhoddi gau yr isgiifen- 
wyr yshrydoleilig yn vr Hen Destament a’r Newydd, mègys yn 
Salm. c, I, — “ Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, yr holl d«Ia«ar/' 
hUaiah xlix, 1 3, — “ Cenwch, nefoedd ; a gorfoledda, ddaear; 
hloeddiwcli ganu, &c. Epb. v, 19, — “ Gan lefaru wrth cn gilydd 
meun salmau, a hymnau, ac odlau ysbrydol; gan pnniì a phyncio 
yn eich calon i’r Argîwydd.” Iago v, 13, — “ A’r hwn sydd yu 
csmwytli arno, caned salmau.” 

Yn awr, anwyl frodyr a chwiorydd, gwelwn os oedd yn ddyie«i- 
swydd ac yn beth hyfryd gan ein hen dadau i ganu moiianl i 
Dduw ani y rhyfeddodau a’r gwaredigaelhau a gawsent, pa faint 
mwy y dylem ni ganu, y rhai ydyra wedi cael ein gwaredu o’r 
«ludew dywyllwch, yn yr hwn y huom amser hir, i oleuni efengyl 
Crist, u’r Ilyffetheiriau traddodiadol ag oedd ara danom wedi eael 
«*u hyrolid ffwrdd, a ninnau wedi dyfod i ryddid meibion Duw, a 
chenytu wybodaeth o ddwyfoldeb ein crefydd, ec u’n cytnmerad- 
wyaeih gerbron Duw. A phan y byddom yn meddwl am y 
goleuni ydytn wedi ei gael, a’rcaddug o dywyllwcli ydym wedi bod 
ynddo, pwy sant na fvdd Aiddlawn i roddi benthyg ei dafod i ganu 
eân o folianti Dduw, am ei ddaioni a’i ryfeddodau yn ein plith 
yn barheus. 

Hefyd, cymmerwn esiampl oddiwrth y drefn oedd gan ein hen 
dadau, er cael yr rhan hou o'r addoliad mewn tefn, seftrwy reilì- 



178 


UDGORN SEION. 


duo blaenoriaid at hyny. Gan hyny, hydded i bawb o'r Saint i 
ymdrechu o blaid canu ; ac nis gellir ymdrechu digon heb ysgol 
gân, ac nis gellir cynnal ysgol gân heb i’r Saint ddod at eu gilydd 
i’r dyben hyny. Na fydded i neb daflu y ddyledswydd hon ar 
arall, rhag i’r arall hwnw ei thflu ar ei gymmydog, a thrwy hyny 
bydd pawb heb ddysgu, a’r canlyuiad fydd, canu annhrefnus. 
Ymdreched pawb, ynte, o blaid canu, fel y byddo'r hyn a ganwn 
yma yn flaenffrwyth o’r hyfryd ganu fydd draw yn Seion. 

Tre Sior. T. Harribs. 

[Bwríadem ysgrifenu ar y pwnc hwn ein hunain, ond yn awr 
gwna ein cymmeradwyaeth o’r sylwadau blaenorol y tro yn lle 
hyny. Gobeithiwn yr edrycha y llywyddion ar fod canu da yn 
eu cangenau, a bod llywydd a chynghorwyr yn cael eu dewis i'w 
flaenori. Da fyddai i bawb oV cantorion hefyd i ddilyn eu blaen- 
oriaid, ac nid boddi pawb â’u swn, fel nas clywant neb ond eu 
hunain. — G ol.] 


ANERCHIAD I’N BHESWM. 

Fr anwyl gyfeillion, mae genyf gynghorion 
I*w cynnyg yn dirion yn awr os rhowch glyw ; 

Cynghorion neillduol row’d gan Paul apostol, 

I ddynion rhesymol, trwy ysbryd ei Dduw. 

Gwnewcb brofi’r holl bethau a foch yn eu hamrnan, 
Trwy rym eich rhesymau, a deliwch y gwir; 

Gwirionedd sy’n wastad vn destuu ymchwiliad, 

A phenaf ddymuniad pob calon sydd bur. 

Nid credu rhyw dybiau, nad oes iddynt seiliau, 

Ond profi trwy fìeiihiau á’n rheswm ein hun : 

>'el hyn caem wybodaeth brofiadol o bob-peth, 

A gwir yr athrawiaeth leddiannai pob un. 

Ond pofiou a ffeithiau, a’r holl ysgrythyrau, 

A ddylem yn ddiau eu credu l>ob daru ; 

Ac oni wnawn hyny, bydd rhaid rhoddi cyfri’, 

A goddef ein cospi pan elwir i’r farn. 

Ein poenau fydd enbyd, heb obaith ymwared 
Nes talu y ddyled, bob ffyrling i gyd ; 

Y gelyn pryd hyny, ymdrecba i’n cospi, 

Hyd eithaf ei allu, mewn digter a llid. 

Gan hyny, gyfeillion, na chredwch ỳ deillion 
Sy’n arwain dyscyblion, beb wybod i ble : 

flwy roddant yn seiliau eu hen draddodiadan, 

Àc hwyrach a ’fallai, i’ch arwain i’r ne’. 



FDGORN SBION. 


17» 


Y pena'i ddysgeidiaeth a wada wybodaeth 

Sydd trẁy ysbrydoliaeth, ac haerant yn gro’s : 

l*y hynaws wrandawwyr, defnyddiwch eich svnwvr, 
Rbag bod yn ganlynwyr i adar y nos. 

Hwy dd’wedant yn eo’n, nad yw yr arwyddion 
Yn canlyu plant Seion, na neb ’n eu mwynhau ; 

Chwychwi sydd â synwyr, a gredwch chwi'r ’sgrythyr, 
Rhyn broía yn eglur eu bod yn parhau ? 

Os rhai n a ddarfyddodd, y ddaear a’r nefoedd 
A aethant o u lleoedd, medd Iesu i ni ; 

Mae byn yn beth hynod i’r c’nauaf i ddarfod, 

A’r gweddill ond cysgod o’r pethau a fu. 

Yn oes y cyn-seintiau yr Ysbryd a weithiai, 
rystiolaeth a roddai i bob un o*i blant: 

Yn awr, inai mor oleu, medd gwyr y colegau, 

Fel nad oes eu eisiau, a’r Ysbryd aeth bant, 

Pau fyddo goleuni yr haul yn llewyrchu, 

Y Ueuad sydd bygddu i deulu y llawr ; 

Ac felly’r colegau sydd heiliau yn ddiau, 

A’r Ysbryd g’wilyddia: gwel'd goleu mor fawr. 

Rholl bethau mewn natur wrth nodau adwaenir, 

A'r rhei’ny yn eglur yr un yn parhau : 

Gan fod yr athrawon yn gwadu’r arwyddion, 

Mae hyny yn brofion o’u crefydd yn gau- 

Ös darfu gwybodaeth, a dawn prophwydoliaeth, 

A newydd dafodiaith, pa fodd ewch i’r nef? 

Eich Duw sydd yu teithio, neu ’fallai vn huno ; 

Mae eisiau ei ddefi’ro,— dyrchefwch eich llef. 

At eich ystyriaethau rho’f hyn o linellau ; 

Eich synwyr fo’n oleu, heb orchudd na llen : 

Yn iach, i chwi canaf, ac nid yrahelaethaf, 

Ac felly terfynaf trwy dd’wedyd, Atnen. 

Z>0 “’ /0 “- Dayid Thoma.. 


LLYTHYR ODDIWRTH CAPT. JONES AT Y LLYWYDD 

WILLIAM PHILLIPS. 

Gwlad. y r I ndiaid Ouraha, Gorph. 13, 1849. 
AswrL Frawd Phillips, — A r frys, a chyD braidd yr agora un ci 
ei safn yn y gwersyll, yr achubaf y cyfle boreuol ’hwn, i anfon 
atoch ychydig linellaa. Nid oes amser i bortreiadu yr olygfa 
om hamgylch, nac i ragymadroddi; canys y mae y Mushitoes vn 
brathu, vr hanl yn mron oodi, a minnau yn dysgwyl galwad i 
gychwyn gyda 50 o wageni i’r eigion gorllewmol, allan o ororatt 
•ìthafol pob gwlad wareiddiol, i blith pobl gachion y goedwig. 



180 


CDGORN SEION. 


Y mae Wm. Morgans a William Daries o Rymni, wedi ein 
dilyn hydyma, ar fy nymuniad, fel y gallant hwy eich hysbysu 
o’n hynt yn fanylach, yr hyn ni chaniatâ amser a gorcliwylion i 
mi ei wneuthur yn awr : ac nid wyf y tro hwn ara ond dweyd 
wrthych, gwnewch fel y cyfarwyddaut hwy trwy lythyr; canys 
cefais gyíle i siarad â hwy lawer nad allaf ei ysgrifeni yn awr. 
Sefydlais ran o’r cwmni Cyinreig a ddaeth yina yn C’ouncil Bluirs, 
ít changen eglwysig Gymreig, a Wm. Morgans yn Llywydd. 
Prif ddyben hyn yw, fel y bo’nt barod yn y canol bwynt hwn i 
dilerbyu, cioesawi, a chyfarwyddo y cyfryw o’u ceneil anwyl a 
ddelo ar ein hol. Eilhr manylant hwy ar funteision y wlad, a’r 
Cyrary arosedig yn y rhan hwn o honi ; yn unig dywedal', caniat 
ewch i'r cyfryw o'r Saint a ewyllysio, ac a l'eddyliwch yu oreu, i 
ddod hyd yma rnor gynted ag y gallont ; a’r rhai nad altant 
gyrhaedd hyd ddytfryn y mynyddoeJd, a allant ddod hyd y wia i 
hyfryd hon, ac ennill digon yn fuan i’w cynnorthwyo y gweddiil 
o’r dailli. 

Y mae o honom ni y Cymry 24 o bedrolfeini llwythog vu 
myned yn y blaen yn awr, ac wedi dod oddeutu ]8 millnr ar ein 
tiith yn llwyddiannus; cewch eu henwau gan Wra. Morgans. 

Mae pob newyddion yn dda o Seion. Oewcli y Newyddiadur 
a gyhoeddir yma hefyd gan William Morgaus. 

Wrlh y Saintanwyl yn Nghymru y dywedal', Byddwch líydd- 
lawn yn yr alwedigaelh á’r hon y’ch galwyd o dywyllwch i 
oleuni y Jubili ; brysiwch ar ein hol i adeiladu Seion ; deued un, 
deued oll, yn ol cyfarwyddiadau eich llywyddion, allan o Babilon, 
o ganol heintiau a chlefydau, rhyfeloedd a chyflafan byd tranced- 
ig, i ryàdid plant Seion — i ddiddosfan y gwaredigion. Ciellir 
cyrhaedd yma ar y gost u nodais yn y “ Propliwyd,” sef o £6 i 
£7 yr un dros 14 oed ; a gcllir yma ennill yn fuan gymhorth i 
fyned yn mlaen, yr hyu ni ellir ennill yn Nghymrn mewn hir 
yspaid ond odid. 

Mae pawb o’r cwmui yma wrth eu bodd, ac yn raaw T r ewyllysio 
weled eu perthynasau, &c., yn eu dilyn yn fuan. Cyrhaeddodd 
fy anwyl wraig a’m babau ymayn iach ycbydig ddyddiau yn ol, ac 
mewn pryd i fyned yn mlaen gyda ni. Gwnaeth y Cholera 
gryn alanastra yn ein byddin fach ni ar hyd yr afonydd, yn 
enwedig ar ddyfroedd melldithiol y Missouri ; etto, ychydig mewn 
cymhariaeth i’w ddylanwad ar bobl ereill ar byd y badau a’r 
trefydd cylcbynol. Manyla W. Morgaus pwy a aeth yn ysglyf 



UDGORN BEION. 


181 


aeth iddo ; gobeithiaf na bydd «nwy cy fartalwch o’r Saint yna, yn 
ei grafangau. Cewch cryn gysur yn darllen y llythyr dyddorol a 
dderbyuiais yn ddiweddar oddiwrth Parley P. Pratt, o’r Üyffryu, 
a J r hwn a anfonaf i’r brawd Davis i’w gyhoeddi. 

Y rliai a ddyiuunant ysgrifenu at eu cyfeillion ag sydd yn myn- 

ed i California, a gyfarwyddaut fel hyo : — “ , care 

of Capt. Joues, Great Salt Lake City.*’ lthoddant y llythyr mewn 
cnvelupe y a chy farwyddant i “ Mr. Orson Pratt, lô, Wilton Street, 
Li'erpool,” yr hwn a’u cyfarwydda yn y blaen htb gost, ond y 
llytbyr doll. 

Anerchwch fi yn wresog at V brawd John Davis ac Ahel Erans ; 
byddwch un, rhowch eich hysgwyddau fel un o dan yr “arch' > — at 
boll lywyddion y Cynnadleddoedd, a'r swyddwyr oll ; frodyr an- 
wvl, hiraeth sydd yn curo dan fy inron am eich cwrani, ara eieh 
llais yn y cynglior a’r gynnulleidfa, a’in gohaith yw syllu yn eich 
wyneb llon cyn hir, a'ch lluoedd gyda chwi, yn Seion wiw. Eiu 
Duw l)ad a brysuro y dedwydd ddydd i beu, yw’in taer weddi yu 
barhaus. 

Cofiwch fi yn garedig at yr holl Saint anwyl. Eich lles, eich 
Hwyddiant, a’ch gorfoledd amserol a thragwyddol, yw gwir 
awydd calon 

Eicli gostyngedig w’as yn efengyl Crist, 

D. Jones. 

D.S. — Dysgwyliais lawer i glywed a anturiodd fy anwyl frawd 
Wm. Howells ar ei genadiaeth etto. Duw îsraei a’i llwyddo. 
Y inae fy iecbyd yn cynnyddu yn raddol, er fod fy llais yn cael 
ei gadw yn gryg o hyd; — raor anbawdd tewi, a chymmaint i’w 
ddweyd. D. J. 


LLYTHYR CAPT. D. JONES AT J. DAVIS. 

A ganlyn sydd ddyfyniad o lythyr cyfrinachol Capt. Jones 
atora ni : — 

‘‘ Gwnewch eich goreu i werthu fy llyfrau a adewais, ac anfon- 
wch yr arian gweddill gyda rhyw frawd ffyddlawn a arweina y 
cwmni nesaf a ddaw hyd yma. Diau y byddant yn ddefnyddiol 
iawn erbyn hyny er cynnal fy nheulu, fel y gallwyf aberthu fy 
amser i wasanaethu y Saint, ac efallai, i chwilio am yr Indiaid 
Cymreig. Dymunaf ian yn ngweddiau yr holl Saint anwyl am 
ffyniant yn hyn, ac fel y galluoger fi i fod fwyfwy o lesâd i’m 
eenedl, nad pwy wlad y byddaf. 

“ Ffarwel yn awr, anwyl frawd; Arglwydd Dduw Israel a’ch 



182 


ÜDGORN SEION. 


bcndithio ac a’ch gwisgo ag ysbryd eicb galwedigaeth, fel y ?ol- 
euoch eich cyd-genedl, ac yr udganoch â’ch ‘* Udgorn” nes yr 
adleisia anferth greigiau Cymru alwad ar ei thrigolion ar frys i 
Seion. Eich brawd, &c. 

“ D. JoNES.*’ 

Gobeithio na fydd achos cymhell llawer ar ein brodyr er 
gwneuthur eu goreu tuag at hwylusu ein hanwyl fugail yn ei 
amcanion daionus : bydd ei lais byw, hyderwn, yn ddigonol gyn- 
hyrfiad iddynt. Y fath gannoedd o Saint ieuainc sydd wedi dyfod 
i’r eglwys, ac etto heb gael cynnyg ar y llyfrau gwertht'awr a 
adawwyd dan ein gofal. Ni ddylai fod neb sydd yn roedru dar 
Uen, fod heb gopi o bnb peth sydd yn cael ei gyhoeddi ; ac ni 
ddylai neb fod yn analluog i ddarllen, tra y gall hebgor gyminaint 
à hanner awr yn y dydd i ddysgu. 


YR YMFUDIAD CYMREIG NESAF. 

Mynîch y gofynir i ni pa bryd y bydd yr ymfudiad nesaf ; ac yn 
awr gallwn eu hateb mewn rhan, y bydd tua dechreu y llwyddyn 
nesaf. Bydd y llythyr canlynol oddiwrth yr Apostol O. Pratt, 
yn ddigou o av.grym i’r Saint sydd yn meddwl ymfudo, ac yn cat'l 
eynghor i hyny, i ymbarotòi ar fyrder: — 

í{ 15, Wilton Street, Llerpwl, Medi 12 1849 
“ Anwyl Frawd Davis, — Cafodd eich llythyr yn anfifortenus ri 
esgeuluso hyd y prydnawn hwn, ac yn awr yr wyf yn cydnabod 
ei dderbyniad. Mewn atebiad i’cl» gofyniadau ynghylch ymfudo, 
fy ughynghor yw y byddai dec.hreu mis Ionawr, *50, yn gystal 
amser i’r Saint Cymreig i ymfudo ag un tymmor o’r fiwyddyn. 
yn well nâ rhai rhanau o honi. Pe byddai i chwi gael cwmpeini 
yn barod, dymunwn arnoch i gymmeryd yr ennau, yr oedran, a’r 
rhag-daloedd, heb anghofio enwau ac oedran babanod ; ac wedi i 
chwi gael oddeutu 200 o enwau, heb gyfrif babanod, danfonwch 
hwynt i mi, a’r rhag-daloedd trwy ryw ariandy cyfrifol, os nn 
ddewiswch ddyfod eich hunan. Beth bynag, rhaid i’r enwau a’r 
rliag-daloedd gýrhaedd yraa bump neu chwech wythnos, o leiaf, 
cyn hwyliad y llestr, fel y gallwyf fi wneyd pob parotoiadau ang- 
henrheidiol er llogi y llong, &c. * * * Cyflwynwch f y 

nghariad gwresocaf i’r holl Saint, a dywedwch fy mod yu cael fj 
moddloni yu fawr yn eu ífyddlondeb a’u daioni, pan wedi eu 
hamgylchynu gan ddrygioni, heintiau, &c-; a chyhyd ag y bydd- 
ont hwy yn parhau i gadw gorchymynion yr Arglwydd, ni cbaifi 
y dinystrydd ond ychydig o ddylanwad arnynt; tra o’r ochr arall, 
y caiff y rhai hyny nad ydynt yn gweithredu cyfiawnder nac yn 
•ofio am y cyfammodau a wnaethant o ílaen yr Arglwydd, 



UDGORN 8EION. 


183 

hysgubo yinaith gyda’r rhai hyny nad ydynt ac ni fynant adna 
hod flordd iachawdwriaeth. 

w Yr ciddoch yn wirioneddol, 

“ Orson Pratt.” 

Nis gallwn roddi nemawr o gyfarwyddiadau yn ein rhifyn pre. 
senDol yngbylch yr ymfudiad, o herwydd ein bod yn dysgwy! 
gwybodaeth helaethach oddiwrth y Cymry yn Council Bluffs, 
ac o herwydd hefyd bod y brawd Phillips yn absennol. Er hyny 
geill y Saint gasglu llawer o wybodaeth yn y rhifyn hwn, ac yn 
yr Epistol a gyboeddasom d lechreu y mis, heblaw yr helaeth. 
rwydd sydd yn rbifynau olaf y Propuwyl» ; ac ychwanegwn etto 
gymmaint â hyn, y bydd yn ofynol i bawb fyddo yn myned â 
thlodion ganddynt, i ofalu am eu cynnaliaeth yr holl ffordd liyd 
oni fyddont yn abl i gynnal eu hunain, fel na byddont yn cael e. 
taflu yn faich ar ereill. Cwyna yr Apostol Hyde yn y “ Frontier 
tíuardîan" fod rhai wedi ymddwyn felly yn Council Bluffs, « 
rhybyddia bawb na oddefir hyny yn mhellach. 

Bydded i bob un sydd yn bwriadu ymfudo, roddi ei enw a'i 
bunt i’w haufon i ni trwy lywydd ei gyonadledd, yr hwn sydd i 
j..vmrneradwyo pob un cyn y gwnawn ni dderbyniad o hono. 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

CYNN ADLEDD SIR FYNWY. 

CTHNAMwyu y gynnadledd uchod vn nenadd Pen y-hrenin 
I redegar, ar y 22ain o Orpbenaf, I8d9. Cvnnrvchiolẁyd 18 ò 
gangenau, y rha, a gynnwysent 55 o henuriaid, ‘l9 o offeiriaid 
2«o athrawon, 2i o ddiaconiaid; bedyddiwyd oddiar v gynnad’ 
ledd tìaenorol, sef Ebnll8fed, 1 15; cyfanswm, ôbfi. Rheoleiddiwvd 
dwy o gangenau newyddion, a galwyd aroryw i swvddi. Cafwẃd 
y neuadd yn orlawn o Saint a gwrandawwyr; v cyfarfodydd yn 
rywiog, a r genadwri yn rymus. Yn mblith ereill o frodvr lawer 

eawsom yr hyfrydwch o glywed y llywydd William Phi'llips, a’i 
gyngborydd Davis, yn annerch y cyfarfod, nes yr oeddem vn 
Niedrlwl fod 6eiliau y tywyllwcb yn crynu. 

Thomas Giles, Llywydd 
David Jones, Ysyrifenydd. 
CYNNADLEDD ORLLEWINOL MORGANWG. 

Trade 0 ,’ Hri] d HeoT F anfa ^ wartero1 - v gynnadledd uchod yn t 
Ymevfa,^ ’a H ra aWr,AbertawV ’ ar - vr ail 0 Fedi presennol. 
gyfarfuwyd am ddeg yn y boreu, pryd v galwodd y llvwvdd 

r“fJ n :: VChÌ0Had V aD « e " a “. > rhai a‘ gafwyd yn >4mewn 
lí " r >'"" w .y s 46 o heouriaid, 30 ° offeiriaid, 23 o athraw- 
m ’ “ 15 ddlaee n'ani ; wedi eu bedyddio er y gynnadledd o'r 



184 


ÜDGORN SEION. 


blaeu, ICò; y cyfanswm yn 448, Yna anerchwydy pynnulleidfa 
gan lywydd Cymru, yr hwn a roddodd gynghorion dwys i'rswydd- 
ogion i ymwadu á hwy eu htmain, gan ddang09 y drygedd y mae 
hunanoldeb yn ei wneyd i’r eglwys. Wedi hyny, anerchodd 
John Morris, sir Benfro, y dorf yn Seisneg yn dra phwrpasol. Yn 
y prydnawn ac am chwech, cymmerwyd rhan yn y cyfnrfodydd 
gan y Idywydd l’hillips, H. Ẁilliams, John Morris, Wm. Sims. 
ac creill. C afwyd cyminanfa dda, a rhagoraeh nag o’r blaen. Yr 
oedd y lle yn orlaw n, a'r gwrandawwyr yn astud a boneddigaidd. 

fHOMAS Pugii, Llywydd. 

Ü. WiLLIAMS, Y syriftnydd. 


A M R Y W I A K T II A U. 

Darllrn. — Y dyn nad yw yn mcdru darllen yn y dyddiau 
hyn, a ellir ystyried yu ddyn fíol ; ond y dyn sydd â gormod 
cywilydd arno i ddyfod i’r ysgol i ddysgu, a c-llir ystyried yn 
ridyn ffolach. — T. H. 

Yr Afon. — Gwahoddai un o’r Saint rhyw hen grefyddwr i 
ymuno â hwynt, gan addaw y cawsai dderbyn gwybodaeth o r 
gwirionedd, yn ol yr addewid. “ O,” ehe yntau, “ bydd y n ddigon 
cynnar i rni gael gwyhodaeth yn yr afon.’’ “ Bydd, ao yn hytrach 
yn rhy gynnar.” meddai y Sant ; “ canys wedi dyfod r*’r afon y 
refais i y wybodaeth.’’ “ Afon angeu oeddwn i yn feddwl/* 
meddai yntau “ O,” ete'r Sant, “ nid wyf fi wedi gweied 
liono, na neb sydd wedi bod ynddi ; sc felly yr wyf yn anwy- 
bodus yn ei chylch.” — T. H. 

Ffounf.b un dyn sydd vn eyfoetbogi cîyn araìl ; ac nid oe.s 
neb yn llwyJdo yn ddisymwth, ond trwy garnymddygiadau ereitl. 

Pa uohüf y byddo dyn mewn awdurdod, mwyaf i gyd y dyìai ci 
rinwedd fod. Dywedai Cyrus, “ Ni ddylai neb lywodraethu, oni 
fyddant yn well nâ’r rhai a lvwodraethir. v 

FFYDD UN O'R BEDYDDWYR. 

“ Mae’m ffydd yn wan, ’run wana’ erioed ; 

Nid oes o wanach hon yn bod : 

A chan mor lìeied yw ei gryra, 

’Uwy’n credu’n wir ’does genyf ddim.” 

GẂN iiir. 

“ Nid yw eicli gŵn yn ddigon hir,” 

Medd raam wrth fercli synwyrgall ; 

“ Mae’n wir — ond bydd yn eitliaf hir, 

Cyn rhoddwch chwi un arall.” 


;OK.\ D A V (S, 4 Q C n â FFYUÜ) MEBTMTH-TYUHL. 





UlllF. 


“ orfWf' II A LLA N 0 HONl Hl, 

(* i. r h\bii.on) fy hhobl i." 


10 . 


I l) (. 0 li N 8 E ! 0 N, 


)j &aínt. 


CVF. I.] 


HYDREF, 1819. [Pris 2g. 


CÍNNWYSIAD. 


Y Ffoidd Ljdao »'r Ffordd 

Gol I 

Araeih Capl. D. Jone» inewn 
G*yl 

Y Sti Saclbedig J 

Cyfiawnder yrYnsriíenyddioii 

a’r 1 

Gwrridio 1 

Gwlawio Cig a Gwaed J 

Efeng>l yr lesu.. •••• 1 

loan Fedyddiwr... 5 

Medd>giniaeth Eireilhiol Je- 
boij a’i Fab al y Colera, 
a holl glefydau y coiff.. S 
Gair at Bregelhwyr y Sainl.. 2 


Cofnodion Cynnadleddol— 

Sir Fllint 203 

Amrywiaethau— 

Cynmldeb Ysgolaidd .... 203 

( Diarebíon Cymreig 204 

Joke Meddwyn 204 

Nifer y Saiut yn Nghymru 

a Lloegr 204 

Cymmwynas 204 

Y Tri Pherson 204 

Yr Ysgolbaig a’i Wraig .. 204 

At y Gohebnyr,— 

Y Llyfr Eglwys — 

Yr Ytnfadiad nesaf ...... — 

Eisieu Esboniad ar y Saint — 


M ERTHYR-TYD FI L: 
ARCRAFFWYD AC AR WERTH GAN J. DAVIS, GEORGETOWN, 

A R WERTH HEFYD 

G.n y Saint yn ayffredìno., . R.wer o Lyfrwer.bwyr, 
trwy y Deau a’r Gogledd. 

1849. 



AT K!N GÛHKBW YR, *e. 

Y l.l.YFR EGI.WYS. — Dytgwyliwn y brd J rh»i cnpi*u o'r llyfr 

hitn yn bnrod yn rnhen mii nru ddnu. Bnriadrin unwnilh 
ri nrgnifrii yn Mocgr, gnn fmldwl y gnllem ri gyhorddi 
yn rhntnch ; ond crbyn c«c! «tebion mldiyno, rawwm rin 
•iomi yn f»wr; «'r r«nlyní«d fu, i ni ddyfrUio rl «rgrafTu 
oln hunain, yr hyn «'i gwu» yn rhatach o «mry» «ylluu, 
«c yn gwbl mor olygu«. Gallwn «irrh«u n« fydd ei bri« 
dros ddrg swllt, ond ni* gallwn ddwryd • fydd yn rhatach 
«i pheidio, o hcrwydd ri fod heb ei orphrn. Mao Llyfr 
Eglwyi yr enwadau yn wrrth punl, or fod mwy ohwn wedi 
oi «rgmffu, n»g » fydd o «Iwad «m I.yfr y Sainl. Ilydd 
yn cynnwya 200 o dndalenau, • phob dalen yn tnesur odd- 
rutu ló mod. wrth !>}. Cynuwyu lo i yigrifrnu h«no« y 
Gangon, «’r dygwyddiadau hynotaf a fu ynddi, ynghyd á 
hanea gwelliodau, bondìlhiad plant, Ac. Bydd y lthag- 
rmadrodd yn rgluro pob pcth prrthynol iddo, fel n» fydd 
«cho» i ncb gnmtynied. Hydorwn y bydd jt holl Oang. 
enan yn barod i dalu «m dano wrth ui gacl, g«u fod 
gwaith mor goatfawr yn gofyn am dal ddialtrcg. 

TR YMFUDIAD NESAF. — Dymonwn annog p«wb ay'n pcn 
dcrfynu ymfndo yn lonawr neaaf, i barotôi nr fryt, « 
danfon ou hrnwau, ru hoodran, a'u rhagdalocdd i ní yn 
ddiocd, fel y byddo ein brnwd O. Pratt yn c«cl y cyfaii 
mcirn amscr. Y rliai nad oca arian ganddynl i fynod yn 
mhcllach na Council Bluff», a allant ennill digon yno yn 
funn i'w cludo i ben cn taith. Mao y Uythyron a «cltom 
oddiyno yc rboddi darluniad neiildnol o dda am y Jle, a c 
yn gwahodd pawb i ymdrcchu cyrhacdd hyd yno, fel y 
gullont ymgyfoethogi tuag at y gweddill o’r dailh, yr hyn 
ni allant wueyd yn Mhrydain. 

Y Cboler».— Mnc yn dda gcnym, cr mwyn oin cyd ddynion, fod 

Duw megyt yn attal ei law farnol am ychydig, Nid oea 
ncmanr i un yn marw yn bresennol yn Merthyr, ac y maa 
aroryw ddyddîau wedi pasio nad oes cyfrif am ncb. 

“ T. D." — Mao amrywiol o lyfirau t in brawd Joncs, beblaw yr 
“ ncn Grefydd Newydd,’’ ailan o brìnt yn bresenol, ac nis 
gollir cu cacl am un arian ; gallwn enwi “ Yr Atcbydd," 
“ Gau-brophwydi,’’ “ Ileth y w'r Kfongyl ?" &c. Dyn» 
fydd y gàn ain lyfrau crcill rnaes o law ; am hyny gwnaed 
pawb frys. Nìd atoba ail-argraffìad o honynt, ncsy caffom 
ddigon o brynwyr i’n digolledu. 



UDGORN SEION. 

N»tt 

%£ccn p ^aínt. 

Rhif. 10.] HYDREF, 1849. [Cvf. I. 


Y FFORDD LYDAN A’R FFORDD GUL. 

Ar hyd y ffor«ld lydan a’r ffordd gul y mao dynoîryw yn teithio i 
fyd arall. Llawer \w y rliai sydd yn dewis y ffordd lydan, nc 
ychydig yw y rhai sydd yn dewis y ffordd gul. Y ffordd i ddys 
tryw ydyw un, a’r ffordd i fywyd ydyw y llall. Llunîwyd y 
ffordd lydan gan ddiafol, a’r ffordd gul gan Dduw. Teitliir y 
ffordd lydan, o herwydd fod Satan yn perswadio ei theithwyr ei bod 
yn arwain i fywyd, ac ara ei bod yn rliwyddach i*w cherdded nâ’r 
llall. Ni ŵyr neb, pan yn teitbio y ffordd i ddystryw, yn awr 
fwy nâ chynt, nad teithio i fywyd y maent, ac nad hono yw y 
ffordd gul. Mae y ffordd gul yn gnddiedig i bawb, ond y rhai 
hyny sydd yn ei theithio ; ac atn hyny, nîd rhyfedd fodcyramairit 
yn gwneuthnr canisynied yn ei chvlcb. Eir i mewn i boh uji o'r 
ffyrdd hyn trwy ryw fath o byrth ; y mae’r porth i’r ffordd lydan 
yn eang, a’r porth i’r ffordd gul yn gyfnig. Edrycha \ r porth 
eang yn gul i’r rhai sydd yn myned i mewn trw-yddo, o herwydd 
na welsant y porth cyfyng. Mae pawb yn cael myuediad trwy 
borth y ffordd lydan ar eu hammodau eu hunain ; ond uwchben 
porth y ffordd gul y mae yn ysgrifenedig, “ Yn wir, yn wir, 
meddaf i chwi, oddieithr geni dyn o ddwfr ac o’r Y9bryd, ni 
ddichon efe fyned i mewn dyna y rheswm nad oes ond ychydig 
yn rayned i mewn trwyddo. Nid yw y porth hwn yn agor i neb, 
ond i’r sawl sydd yn ufyddhau i’r geiriau 6ydd uwcli ei ben; tra 
mae y porth arall yn agor wrtli ewyllys pawb. Dim ond dweyd 

yn v porth llydan eich bod am fyned i deyrnas nefoedd, ac yna 
10 



■JS6 


VDGOR!» tEfOÎ». 


3ewch fyned yn union, a dewis y cerbyd goreu i deithio ar ffordd 
nad oes un sicrwydd pa le y raae yn arwain, nes y byddir ar ben 
y daith. Y mae miloedd wedi ei hadnabod ar ol ei theithio i ben, 
*c wedi adnabod mai ffordd i ddystryw ydyw, ond yn rhy ddiw- 
eddar. Nid felly y mae ar y ffordd gul; canys y mae teithwyr 
liono yn ei hadnabod yn dda, o herwydd eu bnd yn derbyu yr 
Ysbryd Glân yn arweinydd iddynt, yr hwn sydd yn rhoddi sicr- 
wydd iddynt bob cara ar hyd y ffordd, mai ffordd ydyw i fywyd. 
Mae y cysuron a dderbynia teithwyr y ffordd gul yn lliosog iawn, 
ac nid oes dim yn debyg iddynt ar y ffordd arall. Ffordd angbyf- 
newidiol ydyw ffordd Duw, er ei bod yn un gul ; parha yr un 
geiriau uwchbeu y porth tra fydd yno fynedfai’r gostyDgedig; ac 
y raae yr uu beudithion wrth ei theithio yn cael eo cyfranui bawb 
yn mhob oes, hyd nes y trafaelio yr olaf ar hyd-ddi i fywyd. 0! 
ffordd ardderchog! I’aham y cymmera y byd ei dwyllo gan 
ddiafol raewn oes mor oleu ? Ai nid yw efe wedi dyfod i ddeall 
yn amgeuach ettoam ffordd y bywyd ? Ai dysgwyl y raae dyn i 
bydd Satan rywbryd yn addef mai ffordd i ddystryw yw ei ffordd 
grefyddol ef? Os dysgwyl y raae, dysgwylia yn ofer; canys nid 
yw Satan wedi ei ddiwallu o ddeiliaid etto, ac ni ddiwal’.ir ef dro 
yehwuith. Mae y ffordd gul ar y ddaear — y ffordd gul i fywyd ; 
pwy sydd am ei cherdded ? Os oes rhywun, geill adnabod ei 
phorth wrth y geiriau sydd uwchben iddo, sef geiriau Arglwydd y 
bywyd. Aeth efe ei hunan i raewn yno, ac am hyny aed ei holl 
greaduriaid ar ei ol. 


ARAETH CAPT. JONES MEWN GWYL DE. 

Tangnefedd, Cakiad, ac UndEb, yw’r arwydd-eiriau sydd yn 
argraffedig uwcliben ein gwledd; tri o’r pethau hyfrytaf a mwyaf 
dymunol ar y ddaear. Gwyn fyd na fyddai y ddaear oll yn eu 
mwynhau, fel eu mwynheir yn y cwmpeini hwn heddyw. Hen- 
ffych i'r dedwydd ddydd pan y bydd holl hil Gomer, ie yr hil 
ddynol, yn mwyuhaa y tanguefedd a welir yma, a’r fath gariad ac 
undeb a welir yn V wledd hon. Llauwed ỳ ddaear fcl y toa y 
dyfroodd y môr, a fyddo arwyddair a dymunind pob gwladgarwr 
«ydd ynddi. 



UDGOHN SEIOM. 


187 


Ond, pan dderchafwn ein golygon yn uwch i'r eangderau 
tragywyddol, goruwch yr orsof lion, a thremio drwy ein chwydd- 
wydrau cywrain, cawn wledda yno yn inhlith yr boll fodau 
astronomyddol sydd yn tramwy yn eu cylchoedd, ryw un yn tra 
rbagori ar y llu gogoneddus; ei thanbeidrwydd dyscleiriawl, a’i 
chadernid diysgog ar ei phegwm, a brawf ei bod yn ganolbwynt, 
yn safon, ac yn ccntrc-poinl of attraction , yn llywodraethu nr yr 
holl fydoedd serenol i gyd,— y cyfan oll fel yr ehediaid mân yn 
ngoleu yr haul, o’i hamgylch a chwareuent. Ar gopa uwchaf 
jnynydd harddaf hon, mae dinas hardd odiaeth ; ar yr orsedd 
odidoeaf o fewn hon, y mae arwyddair a ysgrifenodd yr Elohim 
anfeidrol ei hun â’i law, mewn llythyrenau aur, er tragywyddol- 
deb, a dyina yw, “Tangnefedd, Cariad, ac Undeb.” Mae y rhai 
hyn yn mhlith y dyscleiriaf o’i briodoliaetbau hanfodol. Ym- 
ddyscleiriodd yr olaf, 6ef ÜDdeb, yn berffaith ynddo er y dech- 
reuad. Pan y cyfeiriodd ei olygon o fangre ei breswylfod, drwy 
eigion y bydoedd fry, a bwriad ei galon i reoleiddio eiu daearen 
fach ni, yr oedd yno undeb perffaith ; conya yr holl elfenau a 
gydunasant. A phan aetha^t at y gwaitb eywreiniaf oll, sef creu 
dvn, “ Gwnawu ddyu er ein llun a’n delw ni” — er eu bod yn y 
rhif liosog, nid oedd un yn tynu yn groee, ond undeb perffaith. 
Rboddasant esiamplau da o undeb i ui — do, ac elfenau undeb; 
cyfranasant o’r briodoledd hoa i'w holl waith,nid yn unig i ddyn, 
ond i holl anifeiliaid y maes, i by6g y môr, ehediaid yr awyr, ‘ie, 
i’r holl elfenau a bodau bywydol, a difywyd, os oes gyfryw liefyd, 
fel nad oedd dim o'u holl waith ag un tueddiad ynddynt at wrth- 
ryfol na cliasiueb. “ Ac edrychodd Duw ar ei hoìl waith, ac wele 
da iawn ydoedd.” Pan y galwodd y Rhaglaw rnawr, yr hwn a 
grewyd i fod yn dywysog ar y dywy6ogaeth ardderchog hon, yr 
holl anifeiliaid, &c., o flaen ei fawrhydi dyuol i dalu eu teyrnged 
iddo, ac i dderbyn eu henwau a’u deddfau gunddo, daethant yn 
ufydd, yn unfrydol, yu gariadus, ac yn ddiniwed ; nid ofnai 
yr oeu y blaidd, ni niweidiai y llewpard y myn; ni fwytasai 
y llew gnawd, ac ni yíasai yr arth ddiferyn o waed eu cydgreadur, 
pe rhoddasid dan eu dannedd. Gallasai Adda gofleidio y wiber, 
ac Efa roddi colyn yr asp ar ei mynwes ddiouog yn hollol ddi- 
berygl. Yr oedd yuo gydgordiad ac undeb perffaith, ac ni throi 
un o honynt gil ei îygad \n gucbiog ar y gwanaf. Pan aethaDt 
bawb o wyddfod eu brcniii, yn ol ei orcliymyn, nid yn unig yr 
oedd yn hollol undeb rhwng pob ehediad, yinlusgiad, a dyn, ond 



UDGORN SEION. 


m 

yr oedd yr holl elfenau yn dawel, yn unol, ie, yn ymfifrostio i gael 
yr anrhydedd i*w wasanaetliu; holl natur, drwy y bydyssawd, yn 
cyduno, yn ei hymdrechiaduu gwirfoddol, i ymliwio, i ymwisgo, 
ac addurno yn ei holl wisgoedd godidocaf, i foddio ei lygad, ac yn 
ei liaddurno ei hun yn deg i'w olwg, lel Esther gynt o ílaen y 
breuin. Arndoai ei bun á’i churpet gwyrddlas a hardd, fel y 
byddai esmwyth dan ei wadnau; ni chai draen rwygo ei wisg 
freiniol, nac >sgall bigo ei gnawd; nid oedd dim a gatfai gyöẁrdd 
ag ef er ei niwed. Buasai holl uatur yn unllais yu amddiffyn ei 
hadJurn peuaf, sef dyn, yr ardderchocaf o greaduriaid Duw. Os 
oes cenfigen yn eu plith, tebygaf mai awydd am wên ei wedd a'i 
iiacliosodd ; tarddai allan dau ei ffroenau bob rbosyn a blodeuyn 
u’i boddiai; pob arogliad oedd sugndod per-lysiau paradwys; holl 
goedydd y maes a ddewisent bob un ei gyullun er dwyu ffrwyihau 
Jigou auirywioi i foddio pob archwaelli a feddai ; ymgryment eu 
cangenau toreitliiog o bob ffrwyth; gwahoddent, ie, cymhellent 
eti seigiau danteitliiol i’w enau, pau yoigrymai holl brenau y 
inaes eu peuau iddo ; a pbau eiai brenin y goleuadau ei ffordd, 
cauai noswyl i frenin a breuines duear â gwên ur ei enau, 'ie, ui 
adawai i gwmwl dudew guùdio ei wyneb oJJiwrtho — uid oedd 
n.i gw iaw nac oerni i’w aughysuro ; ui roddai ei belydrau 
yn rliy danbeidiol i w niweidio, ond yu í’oneddigaidd ac anwyl. 
aidd , dadiew yrchai, fel y caffai y teulu breuinol hyu gydorwedd 
dun laniell y nos, fel y gweuai blodati y maes, fel y cicaeou gynt , 
uwch eu pen, rhag i wlith y nos ddisgyu aruynt : a phau ddi- 
huneut, O oiygfa haidd! Ddau ddyn dedwydd ! nid oes gyd- 
wybod i’w haíionyddu oddi mewn, na dim oddi allan. Mae holl 
leisiatt amrywiol a mwyn cautoriou hardd y baradwys, yu cann 
eu clod, ac yu tulu eu teyrnged foreuol iddynt; eu meddyliau a’u 
calonau puraidd hwy yn dyrchafu yn unfrydol at cu canol-bwyut 
a*u curtref nefolaidd mewu mawl a chaniadau peraidd i r Jebofa. 
Dyma sefyllfa ddeJwydd, onide? Wel, dyma fel y creodd Duw 
hob peth: ei ewyllys oedd iddynt ei fwynhau felly yn dragywydd. 
Ond O ! y fath wahaniaetli sydd yn awr. Mae’r undeb hwu wedi 
colli ; mae dyn a’i ddwyluw yn dyferu o waed ei frawd ; mae 
cenûgen, malais, rhyfeloedd, teríysgoedd, ac ymraniadau yn 
mhlith dynolion. Alae holl anifeiliaid y goedwig yn byw ar 
gnawd eu gilydd ; pysg y mòr, ac adar yr awyr, yu ymgyn- 
ddeiriogi am waed eu giiydd. Mue’r fath rylel-a a chytiafau drwy 
y byd, nes y mae yr elfenau wedi cyfrauogi o’r ysbryd gwrth- 



UDGORN SEION. 


189 


ryfelgar. Y ddaear, yn ei dychryn a’i braw, with gyunal y fath 
gyflafan ar ei gwyneb, a rwygodd ei hymysgaroedd, nes ueidio yn 
dalpiau a chlogwyni anferth, gan ddyrchafu eu penau llwjdion & 
galarus i’r nefoedd mewn griddfauau, i gwyno o flaen ei Hawdwr 
galluog, y chwyldroad mawr fu arnynt, a’r modd y rhulhrodd yr 
elfen foddawl a ffyrnig o’r gogledd yn ol, gan lifo i*w. hymysgar- 
oedd erbyn eu gwaethaf ; a chlywaf ateb ei chwynfun. “ Myfi, 
ie, myfi, a dalaf iddynt yn fy llid ; chwi fynyddoedd anlerth,er 
eich maint, a neidiwch fel hyrddod ; tithau, ddaear, gau wir wre» 
a doddi, a mi a'th adleruf i’th sefyllfa gyntefig. Ni rwystrir /y 
amcan er hyn oll; ond ewch, ac ymguddiwch o’m g< lwg am 
euyd; gwisgwch orchudd gymylawg eirawg oes am eich pcnau,a« 
aroswcli yn gofadail ac yu dyst i bawb a'ch gwel, luai mvfi a’ch 
gwnaeth, ac a’ch adferaf yn ol etto, wedi i mi gael ffordd i achub 
y dyn a greais ynoch, a‘i bad, i'ch meddiaunu ; canys yr wyf yn 
ei garu er hrn oll — gwaith fy nwylaw, ar fy nehv, cyfrau o'm 
hysbryd sydd ynddo — rhy dda i'w golli. Fy mlilant ydynt hwy, 
uid wyf yn ewyllysio fod Deb o honynt yn golledig; trefuaf ffordd, 
:i rhoddaf iddynt ammodau, ie, ammodau hawdd cu cadw, drwy 
ufydd dod i ba rai y gellir eu dychwelyd hwy vn ol i’w sefyllfa 
berftaith gyntefig, ac nid dyuolion yn uuig, ond yr holl eîfeuau, 
y ddaear, bwystfilod y m&es, ehediaid ao ymlu6giaid, u phob peth 
fel y creais hwynt. O drugaredd anfeidrol ynddo, onide ? Pwy 
na ddiolcha am hynr — pwy nad ewyllysia fod yn un o’r rhai 
gwynfydedig hyny ? Wel, a ydyw hyny yn wir ? ìtdyw, c* 
gwir y Beibl. Esay xi ; Act. iii. 

Mae yr undeb bwn yn cael ei gadw gan yr holl deulu fry ; a 
phob un a ymwelodd á'n daear ni, a brawf fod y cwlwm euraidd 
yn annattodadwy ; nid oes neb o honynt y u cro(*8-ddwevd, »a 
chroes-wneyd eu gilydd, o’r cyntaf a’r mwyaf a diriodd ar eiu 
daear ui, hyd y diweddaf, — mae cydgordiad hollol. Nid yn unig 
v maeut yn un â’u gilydd, ond yu dwyn unJeb agos â’u fcrodyr 
— undod dechreuol, ac un gyssylltiad anwahanol, ac un-ganlyniad 
tragwyddol sy’n trigo ar y udaear obry, tra cadwant yr ammodau 
o uudeb ; y maent yn dyfod o dro i dro i wared er sicrhau yr 
undeb hwn. Dyraa uudeb raanteisiol i ni! O fraint auuhraelhol 
— uno dyn a Duw — dyfod â dwy blaid yu un, ie, yr hwn sydd ond 
priddellau y dyft’rya, i undeb tragywyddol â’r bodau pur dihalog, 
o achau dwyfol a theulu breiniol oddifry. O, dyma fraint ! pwy 
jia ddewisai hou ? 



TDOOItN SEION. 


J90 

Mae pob tin o’r cenadan glân a ddaeth i’n daear ni yn cario yr 
arwyddair ar eu standard y sef undeb, nid yn unig â’n Creawdwr, 
ac â*n hrodyr engylaidd fry, ond â'n brodyr unwaed ar y ddaear 
lion, cyn belled y bo ìnodd ; a’r perífeithiaf o honynt a’n cym- 
helîodd ar y ddaear i hyu. Gwel Ioan xvii, 20 — 24. Dyma ei 
ddymuniad olaf, a’i weddi daeraf ; dyma ei amcan a’i neges yn 
ei holl ddyoddefìadau — dwyn undeb a gogoniact tragywyddol i 
mewn ; ac efe a’i cwblha. A phob nn a ufyddhao i’r, ac a rodio 
yn y ffordd a ddarparodd i’r perwyl, a fwynhant gyflawnder 
efengyl y tangnofedd; can\s er iddynt farw, hwy o gyfodant, ac 
fe! fy ngliorff i y cyfodant, medd yr Arglwydd, i fwynhau y gogon- 
iant, os meirw fyddant yn Nghrist, canys “drwy yr efengyl y mae 
bywyd ac anllygredigaeth yn dyfod i’r goleuni.” Dyma yr amcan 
mewn golwg, sef dwyn, uid yn nnig ddyn, ond pob peth arall, i’w 
hundeb, perffeithrwydd, a gogoniant cyntofig, — fel y dywed Pedr, 
“ fod yn rhaid i’r nef dderbyn Iesu Grist, hyd amseroedd adferiad 
pob peth a lefarodd Duw trwy enau y prophwydi santaidd erioed. 1 * 
Yna rhydd y nef ef i wared yn ol yn yr amseroedd hyny, os gwir 
a ddywed yr angylion. “Yr Iesu hwn, yr hwn a welsocb yn 
inyned i’r nef; felly lie.fyd a ddaw i wared, yn amseroedd adfer- 
iad pob Ystyr y gair adferu, yw Uychwelyd y cyfryw beth 

i’w sefyllfa pyntefig, yr uu fath ag yr oedd — nid dim yn wahanol; 
ac felly y gwna á’r ddaear hon, pan ddel yn Frenin i deyrnasu 
arni. Daw ei saint gydag ef, a theyrnasant yn freniuoedd ac yn 
ofieiriaid iddoef ar y ddaear ; ac efe a deyrnasa nes rhoddi ei boll 
elynion dan ei draed : yna y hydd perffeithrwydd o undeb, tang- 
nefedd, a chariad hrawdol ara fil o flynyddau : a dyma y mil- 
Üwrddiant y sonir cymmaint am dano, os derhyniwch ef. Mae 
yn sicr o ddyfod, ie, ar fyrder : mae Saint y Dyddiau Diweddaf 
yn gwybod hyn, ac y maent yn ewyllysio ar fod i bawb, yn 
enwedig eu cydgenedl hynaws, i gael mwynhau y gogonianl a’r 
undeb hwn byth ; maent yn caru eu cymmydogion yn rhy dda 
i’w gadael yn amddifad o hyn — dewisant ddyfod o bawb iddo. 
Wedi dyfod i wybodaeth o liyn, mae eu calonau yn ymeangu, eu 
meddyliau yn dyrchafu i fyny, a’u serchiadau yn cylymu am eu 
brodyr a’u chwiorydd unwaed, gan berswadio pawb i ddyfod i 
undeb a rhwymyn y cyfammod a sicrha iddynt y bendithion hyn. 
Yn awr, dyma yw taer ddymuniad ein calon a’n gweddi ar 
Dduw, dros ein cenedl. Mae llawer o ddywedyd yn cin herbyu, 
ein bod yn hollol amddifad o gariad brawdol: ond yn hollol 


UDOORM ÍEION. 


Î9Î 

groet y mae y g*ir. Yr ydym yn gwybod rhai fleithiau, ac yr 
ydym byd y nod dan bob anfanteisioD, yn dwyn ein tystiolaeih 
o’r pethau a wyddora, dan bob erlidigaeth, anfanteision, a chara- 
gyhuddiadau, heb d^im i’n cymhell ond cariad at, ac ufydd-dod 
i’n Brenin, a chariad at eich eneidiau cìiwithau. Y mae genym 
y fath grefydd ardderchog, fel yr ydym yn rhydd ; a dyraunera i 
bawb arall ddyfod i'r un rhyddid oddiwrth bob rheffyniu traddod 
iadol a chaethiwed. Mae y Saint yn debvg i’r raorwr hwnw a fu 
yn y carchar Ffrcngig ain tìynyddau lawer. Wedi dyfod allan, 
rhoddwyd iddo ewllt i'w gychwyn tuag adref ; ond hraidd y ( yntaf 
peth V sylwai arno oedd, dyn yn gwerlhu adar canari raewn 
eawell. Gofynodd eu pris, a rhoddodd yr hyn oll n feddni am v 
«yfan o honynt ; yna agorodd y cawell, a gollyntîodd hwy oll 
yn rhydd. Y gwerthydd a synai wrth hyn; ond meddai v morwr, 
" Yr wyf fi vn gwybod gwerlh rhyddid erbyn byn, a’ra gwaith o 
hyn allan fydd rliyddhau pob peth a allaf.” Felly y Saint a 
garant weled pawb yn ufyddhau i “ bertì'aith gyfraith rhyddid,*' 
sef yr efengyl; a cbyn belled y bo undeb rhwng dynion a’u gil- 
ydd raewn pethau daionus, y maent i’r graddau cyferbyniol vn 
cyflawni dybenion eu creadigaeth, ac yn tebygu i’w Creawdwr 
daionus. O, raor hyfryd yw trigo o froiyr ynghvd ; mae fel 
gwlith ar fynydd Ilermon— fel raêl nefolaidd ar bêr-lysiau parad- 
wys. Mor hyfryd yw traed y rhai sydd yn efonçylu tangnefedd. 
Ilenffych i’r dedwydd ddydd, pan y bydd heddwch, undeb, a 
llnweuydd fel y môr rhwng dyn a dyn, rhwng pawb a’u Duw, a 
rhwDg pob peth a’n gilydd. Brysied a gwawried y boreu megys 
gynt. Y mue pob moudîon a arferir er dwyn undeb a heddwcb, 
yn deilwng o gefnogaeth, ac yn tueddu at ddaioni; ac nid wyf yn 
amroau na fydd cyfeillacli mor hoff raewn gwyl dê fel hon, yn 
dwyn eífeithiau daionus, pe na bai cnd yr undeb a welir ynddo ; 
eanys y mae undeb yn dwyn heddwch, a heddwch lawenvdd, pa 
rai sydd ffrydiait llifeiriol o’r ffynnonell dragywyddol, o’r hunan 
gynhyrfiol gariad sydd fel y raòr, a phawb yn nofio ynddo yn r 
nef. O frodyr a chwiorydd, ymdrechwch gadw undeb yr Ysbryd 
yn rhwyrayn tanguefedd. — (Vw orp/ien yn y nesaf). 


Y SER SAETHEDIG. 

Mtntch y mae dynion yn canfod sêr yn saethu o un raan i’r 
llall yu yr awyrgylch, yn enwedig ar nosweithiau clir; oud 
ychydig iawn sydd yn gwybod pa fath sêr ydynt, ua pha betli yvr 



192 


t'DGORN SEION. 


»u defnydd. Y mae un Mr. Henuet o’r Araerica yn ysgrifenu fel 
r ranlyn yngbylch yr hyn a fu ilan ei sylw ef mewn perthyna» 
iddynt : — 

Pan oeddwn yn at»os i làn y môr ychydig o ílyuyddaa yn ol 
•«nfyfldaÌ8 rywbeth dysclaer yn disgyn yn gymhwys gyferbyn 4 
mi, mewn cyfeiriad unionsyth hraidd, ac heb fod, mewn ymddang- 
•*iad, ddim dro6 16 troedfedd od- ■tiwrthyf, a chadwodd ei danbeid 
rwydd rhyngof fi a*r môr hyd nes braidd y cyrhaetldodd y llawr* 
Yn uniongyrchol tarawyd fy nghlust gan sŵn rhywbeth yn 
•wympo. Aethum yn mlaen i*r fan, ond í.an nad oedd dim ond 
goleu sêr nis gallwn weled dim. Wrth deimlo ar y llawr, beth 
bvnag, le wanais fy mys i rywbeth tyner, yr hwn a gefais yn 
drewî yn anghyffredin, ac yn wahanol i ddim a aroglais erioed o'r 
blaen. B *reu dranoeth, cychwynais i’r !le drachefn, u gwelais 
gymmaiut â dau bwys o gludgawl (jelly) llwyd, yr hwn oedd wedi 
disgyn ar lun pellen, ond ei fod wedi ei dori wrtb gwyropo ac wŵÜ 
ymffurfio megys pellen hannerog. Gan nad oedd genyí un ffordd 
i hwyso na difynu y defnydd hwn, gadewais ef, gan farnu mai 
hwn oedd y defnvdd sydd yn cyfansoddi y sêr saethedig.’' 

Rhydd hanes hefyd am gyffelyb sylwedd yn disgyn yn ystwc 
llaeth ei forwyn, yn ddiarwybod iddi. Yr unig effaith a wnaethy 
rwyrap, oedd gogwyddo yr ystwc ychydig ar y naill ochr. 

Dywedir fod y defnydd rhyfedd hwn,pan y gosodir ychydig o 
hono yn y tân, yn drewi yn annyoddefol. Mae defnyddiau o'r un 
desgrifiad i’w gweled yn aml \n ein gwlad ein hunain, yn neill- 
duol ar ein traethau, lle mae y môr, feddyliem, taflu y rhai 
*ydd yn dygwydd disgyn ynddo, i’r làn gyda'r llanw ; vr hyn 
•ydd yu jiroti eu bod yn ddefnyddiau ag sydd yn ysgafnach nâ 
dwfr. 

Bama llawer nad yw y defnyddiau hyn yn bodoli yn flaenorol 
i’r saethiad a wnant, onide y buasent yu cael eu sugn-dynu i'r 
ddaear yn gynt; oud y mae hyny yn ymddibynu yn hollo) ar y 
«yflawnder a ddichon fod ynddynt o gas. Ni wna cwmwl, ni 
wyddom, ddim disgyn i lawr, nes y byddo ei gynnwysiad yn 
ymdrymhau, drwy ymwasgu at y gilydd ; ac felly y gall fod 
gyda defnyddiau y sêr saethedig. 

Maepethau ereill a elwir yn sêr saethedig, ag sydd yn wahanol i’r 
rhai blaenorl. Mae y rhai hyny yn ymollwng ceryg yn chwyni 
weithiau i’r ddaear; a phe buasai y rhai hyny yn disgyn i yslwc 
îlaeth, mae yn fwy na thebyg y buasai yn cael ei falurio yn y fan v 



U DGORN SEIOH. 


I9S 

Ymddengys pethau fel hyn yn rhyfedd i lawer, o herwydd fod 
sylwedd yn disgyn o leoedd nas gallant gredu fod un math o 
eylwedd yn bodoli. Yr un fath y gallant gredu hyn, a chredu y 
gall y tarth diddym sydd yn yr awyr i ymö'uüo yn ddwfr, ac wedi 
hyny yn ia, nes y gallaut gerdded arno. 

Mae yn taro ar ein meddwl ni,pe gwelsem lawer o*r defnydd- 
iau saethedig a glndiog dan sylw yn disgyn i lawr, y buasem yn 
barod i ddweyd gyda Ioau y prophwyd (Dad. vi, 13), “ A sêr y 
nef a syrthiasaut ar y ddaear, fel y mae y ffigysbren yn bnrw ei 
ffigys gleision, pan eu hysgydwer gan wynt mawr.’’ I’a un ai 
rhai o’r planedau bychaiu a ddichon fod o'u hamgylch, neu 
ryw ddefnyddiau taubeidiol fel y rhai a fu dan sylw genym, fydd 
y sör a ddesgriíìa yr ysgrytbyr, ni cbymmerwn arnorn i wybod ; 
ond digon tebygy byddant yn syrthio rnegys ffigys o ran lliosog- 
rwydd, ac megys ffigys o ran bod yu weledig. Ymddengys fod 
rhnnau o’r ddaear wedi eu cymmeryd ymaith, megys paradwys 
Adda, dinas y deg Ilwyth, &c., ac y byddant yn cael eu hadferu 
etto vn ol. Dichon y gall adferiad y rhai hyny ymddangos megys 
sêr yn syrthio; ond meddyliwn y gall y cynhyrfiadau mawr a 
fydd yn yr awyrgylch y dydd diweddaf, achosi llawer o’r defnydd- 
iati 6aethedig sydd yn disgyn megys sêr yn bresennol, i wneyd 
hyny hefyd yn fwy neillduol ar yr amser hwnw, nes na fydd dim 
i’w weled ond sêr yn syrthio megys ffigys. Amser, efallai, yn 
unig a eglura y pwnc yn drwyadl; ac am hyny gwawn ddefnydd 
o’r hyn sydd genym mewn eglurdeb, hyd nes y caffotn wybod 
ychwaneg. 

C’YFIA'WNDER YR YSGRIFENYDDION A’R PHARI- 
SEAID. 

Citcna pawb i ddweyd, fel ag y dywedodd ein Harglwydd Iesu 
Grist, “ Oni bydd eicli cyíìawnder yn helaethach na chyfiawnder 
yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid, nid ewch i mewn i deyrnas 
nefoedd.’’ Er y cyffesir hyn â’r tafod yn gyffredin, etto anfynych 
iawn y gwelir ein cyd-ddynion yn chwilio i mewn er cael allan pa 
mor helaeth oedd cyfiawnder yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid. 
Nid oes addewid o fywyd tragywyddol i neb dyn, ond i’r cyfryw 
fydd yn ddeiliaid teyrnas nefoedd ; ac oddieithr fod ein cyfiawnder 
yn helaetliach na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid, 
nis gellir bod yn ddeiliaid o’r cyfryw; o ganlyniad, gwelwn fod 
yn ddoethineb yn mhob dyn, ac yn ddyledswydd hefyd, i chwiho 



CDGOR* SEION. 


er Cíiel allao gyfiawnder yr ysgrífenyddion a’r Pharisnaid, ac yná 
gallwn ddeali, wrth osod eu cyfiawnder hwy, gyferbyn a’n heiddo 
ein liunain, pa un a fydd ein cynawnder ni yn helaethach na'i 
heiddo liwy; ac i'r dyben hyny gwnawn sylwi fel y canlyn : — Yr 
wyf i, medd un, yn credu fod Duw yn fod santaidd a da : felly'r 
Phariseaid hefyd. Yr wyf fi yn credu fod Duw wcdi creu dyn ar 
ei lun ac ar ei ddelw ei hun, ac nad arosodd V dyn yn y sefyllfa 
ddedwydd hono : credai y Phariseaid hyny hefyd. Credaf fi fod 
Duw wedi rhoddi addewid i’r dyn, er iddo bechn, y buasai i li hâd 
y wraig sigo siol y sarff, & c. : credai y Phariseaíd hyny hefyd. 
Credaf fi fod Dnw yn gyfiawn, ac yn eirwir : felly’r Phariseaid 
hefyd. Credaf fi fod Duw yn nerthol a chadarn, a’i fod wedi 
amlygu llawer o’i allu yn raysg ei bob! yn y dyddiau gynt : 
credai y Pharíseaid hyny hefyd. Gallaf fi ddweyd fy mod yn 
credu fod Duw vn anghyfnewidiol : dywedai’r Phariseaid hj'uy 
hefyd. O, yr wyf fi yn helaethach yn fy nghyfiawnder na hwynt- 
hwy, oblegid vr wyf yn credu yn yr holl ysgrythyrau : felly’r 
Phariseaid yr un modd ; credent yr holl ysgrythyrau ag oedd wedi 
eu hysgrifenu, ond nis gallent gredu nac anghredu y Testament 
Newydd, oblegid nad oedd hwnw wedi ei ysgrifenu; 'ie, raewngair, 
credent yn yr holl ddadguddiadau ag oedd Duw wedi eu rhoddi 
i’w tadau ; ac o barch i’r prophwydi yr oeddynt yn addurno eu 
beddau. Yu awr, ddarllenydd hynaws, a gaf fi ofyn iti, yn mba 
beth V mae dy gyfiawnder yn heìaethach ? Dychymmygaf dy 
glywed yn coffa ara dy weddiau, dy elusenau, dy sêl, a’th air da, 
&c. : i'e, ond cofia, nid yn fwy helaeth yn y naill beth, na’r llall, 
nag oedd y Phariseaid gynt. Gwel hyd yn hyn fod cyfiawnder 
y Phariseaid a’r ysgrífeEyddion mor helaeth â’th gyfiawnder 
dilhau ; ac ystyria hefyd, cyn y bydd i’th gyfiawnder gael ei hel- 
aethu, fod yn rhaid i ti, nid yn unig broffesu â’th enau fod Duw 
yn gyfiawn, yn santaidd, yn anghyfnewidiol, &c., ond proffesu 
hyny yn wirioneddol; ac os gwnai felly,y mae rhaid o anghen- 
rhaid i ti gredu fod Duw a’i ffordd yr un yu awr ag oedd pan ei 
•efydlodd ; ac os oedd ef yn gwneuthur arwyddion a rhyfeddodau 
yn mysg ei blant gynt, ei fod felly yn awr. Os amgen, nì fydd 
dy gyfiawnder yn helaethach nâ chyfiawnder yr ysgrifenyddion 
a’r Phariseaid ; ac hefyd, os wyt yn ewyllysio o galon fod dy 
gvfiawnder yn helaethach na’i heiddo hwy, ymwâd â’th hunanol- 
deb, nac ymddirieda mewn doethineb ddynol, ac na anrhydedda 
â’th wefusau er mwyn budd ; paid a ebaru y lle uchaf yn j 



TJDGORN SEION. 


193 

synagogaa ; na chyfrana elusenau er mwyn cael dy weled gan 
ddynion ; paid a choleddu rhith duwioldeb, gan wadu’r grym 
(sef Ysbryd Onw) ; ymwrthod á chwedlau gwneutbur; gâd o’i 
nailldu y rhai sydd yn pentyru iddynt eu hunain atlirawon, yn 
lle Duw, a’r rhai sydd yn didoli eu hunain heb fod yr Ysbryd 
ganddynt ; y rhai sydd yn dysgu bob amser, ac etto yn araddifad 
o wybodaeth y gwirionedd ; gâd y cyfryw, trwy adael heibio dra- 
ddodiadau dy dadau, a pheidio cymmeryd gorchymynion dynion 
yn ddysgeidîaeth. Yn awr, dycbymmygaf dy glywed yn gofvn, pa 
beth a wnaf er cael y cyfiawnder hwnw a fydd yn fy nghymrner- 
adwyo ger bron Duw ? Dy wedaf wrthyt pa beth oedd cynllun 
Duw i ddyu er cael ei gymmeradwyo ger ei fron, sef, yn gyntaf, 
credu yn Iesu Grist fel digonol Waredwr ar gyfer pechadur ; yn 
ail, edifeirwch am dy bcchodau ; ac yn drydydd (ond nid yn 
gyntaf, cofia) cymmeryd dy fedyddio er maddeuant o*th bechodau 
ac yna rhydd Duw dystiolaeth iti trwy yr Ysbryd Glân, fel ▼ 
gelli ddweyd, “ Derbyniais berfTuith gariad, yr hwn a fwriodd 
yraaith ofn, ac i fod deddf yshryd y bywy«l wedi dy ryddhau 
oddiwTth ddeddf pechod a marwolaeth.” Ac yna, trw y dderbyn- 
iad y rhoddion gwerthfawr a nodwyd, bydd yn eglur i ti fod dy 
gyfiawnder yn helaethach na cbyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r 
Phariseaid, am nad oedd ganddynt hwy ond efengyl oedd mewu 
gair yn uuig, ond fod bon mewn nerth ac mewn sicrwydd mawr 
yn yr Ysbryd Glân; a’th fod hefyd wedi ufyddbau i*r un reol, ac 
wedi derbyn yr un bendithion ag a dderbyniodd y rhai hyny oödù 
yn cael eu hystyried yn gyfiawn gerbron Duw. Gan hyny 
ufyddha (lieb wrandaw ar weision y tywyllwch) ; ac i'r dyben 
hyny, dywedaf yr hyn a all miloedd trwy Gymru ddweyd hefyd 
yr un modd, sef fod Duw yn ac wedi cyfranu y bendithion uchod 
i feibion a merched dynion yn yr oes hon, a hyny trwy ufyddhau 
i’r ordinhadau a nodwyd ; a dywedaf hefyd, “ Ni a wyddora, os 
ein daearol dỳ o’r babell hon a ddattodir, fod i ni adeiliad gan 
Dduw, sef tŷ nid waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd.” 

Tre-Sìor. T. Harris. 


GWEDDIO. 

Y mae gweddio yn un o’r dyledswyddau mwyaf sydd yn perthyn 
i’r Saint, o herwydd mai trwy weddio ar eu Tad nefol y maent yn 
derbyn eu holl fendithion, tymmorol ac ysbrydol. Os na fyddaut 



196 


L’DOORN ÄEION. 


yn gwcddio, y maent yn amddifadu eu huuain, ac yn colli yr 
Arweinydd nefol i ofalu am danynt; ond tra fyddant vn ädyfal 
yn ymarferyd â gwcddi, y ruaent yn llwyddo ar bob llaw, ac yu 
myned yn fwy nâ choncworwyr ar bob peth. 

Nid oes hawl gyfreithlawn gan neb i weddio, 03 na fydd, trwy 
«fydd dod i ordinhadau, wedi ei eni o Dduw, fel ag i l'od yn 
blentyn iddo ; canys heb hyny nis gellir yn briodol alw Duw yn 
Abba, Dad. Mae yn wir fod esiumplau i’w cael, lle mae Dnw 
wedi gwrandaw ar estroniaid ; ond yr oedd yrestroniaid hyny yn 
gyfryw a ewyllysient ddyfod yn blant iddo, ac felly yr oedd yntan 
yn eu hateb, megys y gwnaetb i Cornelius, trwy hysbysu y flbrdd 
i gael o hyd Pr drefn sydd gunddo er mabwysiadu estroniaid. 

Mae yn unghenrheidiol er llwyddo mewn gweddi gerbrou 
Duw, fod y gweddiwr yn teilyugu ei wrandaw, a bod ei holi 
weithredoedd yn dangoe fod ganddo hawl i fendithion ei Dad. 
Nid pawb a fyddo yn gwaeddi “ Arglwydd, Arglwydd,” sydd yn 
tyno ci sylw : mae yn rhaid iddo ef weled fod yno blentyn sydd 
yn arfer ufyddhau i’w Dad, ac fod arno anghen cynnorthwy. Mao 
Duw yn barod i gynnorthwyo pawb yn yr hyn nas gallant eu 
hunain ; ond nid yw byth yn addaw helpu llafurwr dioglyd i 
eunill ei fara, pan y gwel y gall belpu ei bunan. Felly, y mae 
Duw yn gyûawn, ac yn ddoeth yn ei boll flyrdd; y mae, megys 
Tad tyner a chariadus, yn cyfiranu i’w biant yr hynsyddyn angen 
arnynt, ac Efe sydd yn gwybod oreu pa bryd y mae yn araserol i 
gyfrauu, a pha bryd y mae yn ddoeth i beidio. 

Yn awr, os yw dynol-ryw wedi cael y fraint ardderchog o adna- 
bod Duw yn Dad iddynt, pa faint ddylai eu diolchgarwch fod, a 
pha mor ddoeth y dylent fod ti a yn nesu ato mewn gweddi ? Oui 
ddylem ystyried pa fath un ydyw eu Tad, a pha mor ogoneddus y 
roue mewn gogoniaut f meddwl hefyd am y perffeithrwydd digyfF- 
elyb sydd yn perthyn iddo, a’r fraint y mae dyn yn gael o’i alw 
ef yn Dad. Gwelai îesu Grist yr angìienrbeidrwydd o ddysgu 
dynion pa fodd i anerch Bud mor ogoneddua ,• ac i’r dyben hyny, 
yr qedd yn rboi esiamplau iddynt i*w ddilyn, Efelly y gwnai yr 
apostolion hefyd ; acefelly y mae anghen gwneuthur yn y dyddiuu 
hyn. Y mae eisieu bod yn neillduol o ddoeth wrth weddio ar un 
mor berffaith. Pa mor wyliadwrus y mae dynion wrth anerch 
gwyr mawr a breninoedd ? Onid ydynt yn astudio pa fodd y 
gallant gael ffafr yn eu golwg, ac onid ydynt yn myued o’u blaen 
suewn gwyider mawr a gostyngeiddrwydd ? Os ydyw dynion mor 


UDGORN SBION. 


19 ? 


wjliadwrus wrtìi wynebu eti cyd-ddynion, pa mor wyliadwrus y 
dylent fod wrth wynebu eu Creawdwr hwy, a Chreawdwr mawrion 
ìk breninoedd ? Er byny, y mae llawer yn arfer llai o ddoethineb 
a gwylder wrth weddio ar üduw, o’r hanner, nag a arlerant wrth 
wyr niawr. Ni ddylai hyny fod : er fod Duw yn drugarog iawn, 
ac yu edrych heibio i (Taeleddau, etto nid heb ddysgws 1 gweled 
dynion yu ymestyn at berffeithrwydd. Mor fongleraidd y mae 
llawer yn gwneyd eu cwynion yn hysbys i Dduw • Y fath nifer 
fawr sydd ganddynt o eiriau gwag a disynwyr! Mae rowy nâ 
lianner gweddiau rhai yn cael eu llanw â*n “ Tad nefol tra mae 
ereill yn treulio yr amser hraidd i gyd i ddysgu Duw yti yr hyn y 
mao yn wybod. Gellir rhifo droe gant o “ie” yn ngweddiau 
llawer; ac oddeutu yr un nifer o’r “ a hyny’* yn n^weddiau ereül. 
Mut 1 enwi Duw braidd bob pum gair >n annoethineb o’r mwyaf, 
ae yn cymmeryd ei enw Ef yn ofer. Wedi anerch Duw yn y 
dechreu, bydd yn gwybod pwy fydd yn cael ei anerch trwy y 
weddi, ar ol hyny, heb achos ei hysbysu bob ana ìliad ; ac wedi 
gwueyd yn hysbys mae gweddio yr ydys yn enw íesu Grist, ni 
fydd aclios ail adrodd hyny o hyd wrtb erfyn gwahanol hethau. 
Dylid cotìo fod ein Tad nefol yn ddigon deallus i amgyffred ein 
ineddyliau mewn ychydig eiriau ; ac am hyny dylai pawb fod jrn 
nnaml yn eu geiriau o fíaen Duw. Nid oes achos i neb ychwaith 
i yinarfe.r y dòu sectaraidd, gan feddwl fod Duw yn eu gwran- 
daw yn gynt : nid yw efe yn caru y fath ffolineb. Nid oes Deb 
yn myned o fíaen ei gyd-ddyn yn y dull hyny; ped elai rhywun, 
ystyrid ef yn wallgof, ac ni fuasai byth yn cael ei wrandaw. 
Dylai pawb ymarfer eu llais naturiol yn mhob amgylchiad, a 
pheidio meddwl fod Duw, yn fwy nâ dyn, yn caru y fath ddull 
íledchwith o eirio). 

N id ydym yn ewyllysio dysgu un ITurf o weddi, o herwjdd na* 
gallai gweddi felly byth ateb yn mhob amgylchiad. Y mae ang 
itenrheidiau plant Duw yn cyfnewid yn barhaus; ac o ganlyniad. 
byddai raid i’r gweddiau gyfnewid hefyd. Ond byddai yn 
ddoethineb yn mhawb i anercb eu Tad nefol yn gyff.-levb fel y 
dysgodd lesu Grist, ac nid inyned i wneyd llawer o ddefnydd o 
Jeh /a, &c.. y rhai sydd yn enwau i’w harfer ar achlysuron 
gwahanul. Wedi anerch ein Tad, yn enw Iesu Grist, yna 
gwnawn eiu cwynion yn hysbys o’i tìaen, a byny mewn ffydd ; ac 
wedi byny, galìwn derfyuu y weddi eilwaitb yn enw Iesu Griät. 
Wrth weddio mewn cwrdd gweddi dros lwyddiant vr eglwys, 



19* 


WDOOBM ÍEIOH. 


dfchrfDcr trwy ddymuno ar Dduw í fendithio Brigham Y“oung a'» 
gynghorwyr, yna y deuddeg, uchel gynghor Seion, a’r deg-a-thru- 
gain ; wcdi hyny, gweddior dros ein hanwyl frawd Jones, a thro» 
lywydd Cymru a’i gynghorwyr, heb anghofio y cenadwr Ffrengig; 
yna, gweddier dros holl lywyddion y cynnadleddau Cymreig, a’u 
cynghorwyr, yn neillduol dros lywydd a chynghorwyr y gynnad- 
ledd a berthynir iddi; wedi hyny, coficr am lywydd a chynglior- 
"’7 r y ganghen, y n fthyd â’rhenuriaid,yroffeiriaid,y dysgawdwyr» 
a’r diaconiaid a fyddo ynddi, canys trwy y rhai hyny, yn fwyaf 
noillduol, yr ydys yn derbyn bendilhion gan aeloilau y gangen. 
Cofier hefyd am y Saint yn gyffredinol, yn glaf ac yn iach, ac 
mowu pob aefyllfa; am lwyddiant yr efengyl, ac achubiaeth y 
rhtti onest; hefyd, uac aughofier gweddio dros y rliai a wnel 
niwed i ni, ac yn neillduol dros ein Brenine9 a'i swyddogion, a 
thros bawb. Nid oes doethiueb mewn enwi pesonau ar bob am- 
gylchiad ; ond tra na fyddo ond Saint ynghyd, gellir enwi rhywrai 
neillduol. l’an ag y byddo rhywun yn gweddio yn gyhoeddus, 
nid oes eisieu i neb i adrodd yr un geiriau yn ddirgelaidd ; o» 
bydd pob un yn dymuno yr un pelh, bydd hyny yn lluwn ddigon, 
a gall ddweyd ei amen yn ci feddwl, heb achos peri anghydfod 
mown un modd ; ond pan fyddo y gweddiwr yn terfynu, mae yn 
weddaidd fod pawb yn cyd ddweyd ei “ amen,” eitlir gofaler na 
fyddir yn cadw sŵu taran wrth wneyd hyny, Rhai o ragoriaeth- 
au gweddi yw byrdra, gonestrwydd, teimlad, ffydd, a gostyngeidd- 
rwydd ; a dylai hyny fod mewu golwg yn wastadol gan bob un 
fyddo yn anerch gorsedd gras. 

Gobeithiwn y bydd y sylwadau a’r cynghorion blaenorol yu 
Ueíol i‘r Saint yn gyffredinol ; a gobeitbiwn hefyd na fyddantyn 
anghofio gweddio dros y sawl a’u hysgrifenodd. Trwy weddiau y 
Saint yn unig y d ysgwyliwn gyrhaedd y ddoelhineb hono »ydd 
mor angheurheidiol arnum yn barhaus. 


GWLAWIO CIG A GWAED. 

Yn y flwyddyn 1841, cyhoeildwyd lianesinn yn y newyddiadnrnn 
Americanaidd ynsliylcli dwy gawod o gig a gwaed— un yn Tan- 
ì’essee, a’r llall yn Massarliusetts. Y moe un o ohchwyr j 
“ South Carolian,” pan yn ysgrifenu o Union Distrîct, S. C., ar y 
SOain o Raglyr, IS43, dau yr euw o L. W. Daris, yu rlioddi liancs 



tìDGORN SEION. 


109 


eyffelyb am ddygwyddind o'r fath yn cymmeryd lle yn y dale.eth 
hono ycliydig cyn hyny. Llefara fel hyn : — “Dydd Sadwrn 
diweddaf, pan oedd Mr. Wm. M. Inlow a’i ddau fab yn pigo 
cotwm ar ei blanigfa (yn Lauren’s District, gerllaw yr afon 
Enorce, ac oddeutu dwy filltir islaw Musgrove’s Mill), darfu i’r 
mab ieuengaf waeddi ar y llall, yr liwn oedd ychydig o bellder 
oddiwrtlio, i wrandaw, canys yr oedd wedi clywed rhywbeth yn 
disgyn gerllaw iddo. Meddyliasant mai camsynied oedd, ac ni 
wnaethant fawr 8ylw o hono ; ond parhaodd yntau i alw, gan 
ddweyd wrthynt, os deuent yno, y caent weled rhywbeth wedi 
disgyn. Aethant yno, a chawsant fod y ddaear wedi ei brithio â’r 
hyu a ymddangosai iddyut hwy yn debyg i daraeidiau o gig, yn 
gyffredin o faintioli vỳ giar. Yr oedd y darnau hyn yn llaith 
iawn, ac mor goch â’r gwaed. neu un peth arall a allai eu lliwio 
felly ; ac yr oedd y porfa, y cotwm, a pha beth bynag a fuasai yn 
cyffwrdd â liwynt, yn cael eu lliwio megys gan waed. Yr oedd- 
ynt wedi eu gwssgaru amryw droedfeddi oddi amgylcb, dros 
oddeutu ugain ueu ddeg-ar-hugain o latheni o led ar y tir, a 
sylwyd arnynt am oddeutu hanner can llath ar ei hyd, ond ni 
aethwyd yn mbellach i sylwi arno. 

“ Clywais am y peth hyn ddoe, uc aethum yn nghwmni dan 
fonoddig i ymweled à’r lle yn bersonol. Buom mor ffortenus ag 
i gael gafael ar ychydig o hono ag oedd yu aros; ac yr oeddem 
oll yn cytuno ei fod yn ymddangos fel cig, o gyfansoddiad teg 
iawn, yn llawer tecach nà dim a welsom ni o’r blaen. Y’r oedd 
rhai o’r darnau yu edrych yu llawn brasder, ond y rhan fwyaf fel 
arall, yn goch iawn, ac yn hytrach yn dryloyw pan yn cael eu 
dala rhyngom â’r goleu ; ond yr oeddyut wedi sychu Uawer pan 
y gwelais i hwynt, canys yroeddynt yno er ys pedair awr ar 
hugain. 

“ Yr oedd y Williain Iulow, ieuengaf, bachgenyn call a chred- 
adwy oddoutu pedair-ar-ddeg oed, yn dweyd iddo ef ar y cyntaf 
glywed rhai darnau yma ac acw yn cwympo, a chan edrych i 
fyny, gwelodd yr awyr wedi ei thywyllu ganddynt; ac yr oeddynt 
rywbeth yu debyg i eira yn cwympo yn araf, pan fyddo ei ronyn- 
an yn disgyn yn wasgaredig, ond eu bod hwy yn disgyn yn fwy 
cytìym. Disgynodd y gawod oddeutu canol dydd, pan oedd yr 
haul yn ymddyscleirio, ac ychydig o gymmylau goleu yn yr 
awyrgylch ; ond nid oedd un achos gweledig i’r dygwyddiad 
rhyfedd dan sylw.’’ 



300 


ÜDGORN SEION. 


AJgoffa yr amgylchiad blaenorol i ni, eirian yr Arglwydd tTwy 
enau Joel ; sef, “A gwnaf ryfeddodau yn y nefoedd : ac yn y 
ddaear, yicaed, u thàn, a cholofnau mwg.” (Joel ii, 30). 


EFENGYL YR IESU. 

Ai efengyl yr Iesu yw poh sain a glywir, 

Yn cael ei phregethu trwy gyrau pob gwlad, 

Yn gwai ddi, Gwnewch gredu yu Nghrist fel Gwarcdwr, — 
Nid oes cyramaint pwys ar yr un ordinhad? 

Rhyw blisgach allanol, afreidiol, dywedaut. 

Yw bedydd er inaddeu pob pechud a bai, 

Ac arddodiad dwylaw benuriaid yr eglwys 
Er debyn yr Ysbryd ! — mor yufyd yw rhai ! 

Ai plisc yw gwir lwon Eneiniog y Nefoedd ? 

Ai dirym yw’r gyfraith roes Crewr y byd, 

Y’n reoi rydd berffaith i’r raeirw gael bywyd, 

Ag oedd yn y cwympiad yn gy«iradd i gyd ? 

Gwir gred yn yr Iesu a bruwf irwy ufudd-dod, 

Y »v geni o ddwfr a’r Ysbryd ynghyd, 

Cyn dyfod i’w deyrnas; — inae g**iriau y Brenin 
Yn awr yu eu grym a’u dyscleirdeb o hyd. 

Mae’n wir fod yr Iesu, fel dywed y Seiutiau, 

Gynt wcdi gosod y cyfau ynghyd, 

Yn inoreu Cristionogaeth, er trefnu v deyrnas; 

Ond nid yr oea hon, gan mor oleu y w’r byd : 

Ow, ow ! os goleuni efengyl yr Iesu 
Y T w pob gwawl dywyna i ijì dan y ne’, 

Pwy, pwy trwy yr hollfyd a'r na fydd gadwedig, 

Trwy gael ffordd hunau, a dewis ei le ? 

Pan fyddo’r elfenau yn cyd-ymgynhyrfu, 

Mynyddoedd fel hyrddod yn llarau o\i lle, 

A’r bryniau yn prancio fel ẃyn bach y gwauwyu, 

A’r sêr yn yraollwug o gylchoedd y ne’ ; — 
Defnyddiau a fyddant gan wir wres yn toddi, — 

Bydd geiriau yr Iesu brvd hyny yr un ; 

Ei ’wyllys fe wna, a’i holl gynghor a geidw ; — 

Pryd hyn gwelir gwendid doethineb pob dyn. 

Ni wyddom fod Duw wedi adfer ei eglwys, 

A gwybydd y gonest, os iddi gwna ddod, 

Ca Y’sbryd yr Arglwydd a’i nefol fendithiou, 

Y r rhai na ddychymmygodd ei galon erioed ; 

Na choeliwch bob stori a ddaw gyda’r awel, 

Ond profwch a bernwch nes deliwch y gwir ; 

Os felly gwnewch wueuthur, chwi anwyl gyd-Gymry, 
Yn Saint dirmygedig y deuwch cyn hir. 

Cwmnedd, , Ioan Bach. 



ÜDGORN SEION. 


201 


10AN FEDYDDIWR. 

Dywedat Iesu ürist am Ioan, ‘‘ Yn wir meddaf i chwi, Yn 
mhlith plant gwragedd, ni chododd neb rawy na Ioan Fedyddiwr. ,, 
Mae y geiriau blaenorol yn annealladwy i lawer, fe ddichon ; a 
meddyliwn raai peth buddiol fyddai rlioddi eglurhad ein pro- 
phwyd raerthyredig Joseph arnynt. 

Dywedai efe, ua elwid Ioan yn fawr, “ o herwydd ei fod wedi 
gwneyd gwyrthiau, canys ni chyílawnodd efe wyrthiau; ond 
gelwid ef felly, 

“1.0 herwydd fod cenadiaeth ddwyfol wedi ei hymddiried 
iddo, o barotôi y ffordd o llaen wyneb yr Arglwydd. I bwy yr 
ymddiriedwyd y fath genadiaeth o’r bìaen, neu wedi byny ? I neb. 

“2. Ymddiriedwyd iddo, a gofynwyd hyny oddiar ei law, i 
fedyddio Mab y Dyu. Pwy erioed a wnaeth hyny ? Pwy a 
gafodd fraint erioed mor fawr a gogoneddus ? Pwy erioed a 
arweiuiodd Fab Duw i ddyfroedd bedydd, gan weled yr Ysbryd 
Glân yn disgyn arno ar ddull colomen ? Neb. 

“3. ioau, ar yr araser hwnw, oedd yr unig weinyddwr cyf- 
reithlawn, ag oedd yn dal alìweddau y gallu oedd ar y ddaear. 
Y'r oedd yr allweddau, y deyrnas, y gallu, y gogoniaut, wedi 
ymadael oddwrth yr Iuddewon ; ac Ioau, raab Zachariab, trwy yr 
eneiniad santaidd, ac ewyllys y nefoedd, a gadwai allweddau y 
gallu dros yr amser hwnw.” 

MEDDYGINIAETH EFFEITHIOL JEHOFA A’I FAB 
AT Y CHOLERA, AC HOLL GLEFYDAU Y CORFF. 

Cymmerwch lwyaid o olive uil cyssegredig ; a cbyinraysgwch 
ynddo banner gronyn o ffydd bur. Trwy fod byu yn cael ei 
gymmeryd neu ei weinyddu yn enw Iesu Grist, profa ei hun y 
íeddyginiaeth fwyueiddiaf, diogelaf, a rawyaf effeithiol. 

Mae y feddyginiaeth uchod wedi ei cbael allau er ys oddeutu 
deunaw cant o flynyddoedd ; ac y mae wedi llwyddo i wellhau y 
gwahangleifion, rhoddi llygaid i ddeillion, clustiau i fyddariaid, 
lleferydd i’r mudan, a dwyn oddiaragylch ffoedigaeth cythreuliaid , 
•pan yn cael ei rhoddi gau Iesu o Nazareth a’i apostolion; ac yr 
ydym yn dwyn tystiolaeth fod y feddyginiaeth hon hefyd, yn yr 
oes yraa, yn rhagori ar bob meddyginiaeth arall, a’i bod moi* 
effeithiol yn awr ag erioed. 



202 


UDGOJtN SEION. 


Anhawdd íyddai cael llei’r holl dystiolaethau a dderbyniwD jn 
feuoyddiol am y gwelliadau a dderbynir trwy gyfrwng y feddyg- 
iniaeth uchod. Digon yw dweyd eu bod yn rhy liosog i’w 
cyhoeddi ; a phan ystyrir fod effeithioldeb y feddyginiaeth hon 
wedi ei sefydlu yn amser Iesu Grist a’i apostolion, nid oes eisieu 
cymhell neb i wueuthur prawf o honi. 

D. S. Bydd cymmeryd dogn yn achlysurol, yn ol yr amgylch- 
iadau, yn cryfhau yr archwaetb, yu mwyhau y nerth gewynol, a 
rhoddi bywyd aduewyddol yn yr holl gyfansoddiad. 

IIuybydd. — Gofalwch rhag efelychiadau twyllodrus Satan a’i 
Gyf. IS T id oes dim yn bur ond yr hyn sydd wedi ei nodi &’r 
geiriau canlynol — “ Wedi Derbyn Awdurdod.” Gellir cael y 
feddyginiaeth hon yn rhad, trwy ddanfon at Ilenuriad o Eglwys 
lesu Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf, yu holl brif drefydd 
Cymru a Lloegr, Ysgotlaud, yr Unol Daleithiau, hefyd yu t 
S ociety Islauds, a Dyffryn y Llyn IJalen Fawr; bwriedir yn 
fuan cael dirprwywyr yn mhob rhan o’r byd. 


GAIR AT BREGETHWYR Y SÀINT. 

Gan raai llwyddiant teyrud» Dduw yu mhlith ein cyd-genedl, 
ddylai fod fwyaf o dau ein sylw ni a’n b;odyr, byderwn y bydd 
awgrym yn awr ac yn y mau yu fendithiol, er i ni oll ymestyn at j 
moddion goreu i achub ein cyd ddynion. Buom yn meddwl 
weitbiau fod pregethu llawer yn effeitliiol iawn, a hyny yn mhob 
cornel ag v gellid cael llej ond gallem ddeail fod uu bregeth 
mewn lle ffafriol, yn fwy dylanwadol na chant mewn lleoedd 
ereill. Nis gallwu lai na barnu fod gorniod o bregethu wedi bod 
mewn lleoedd iael a diolwg; a bod hyny wedi acliosi i lawer o 
ddynion gonest a chymmeradwy, i beidio dyfod i’n gwrandaw. 
Dichon y barna llawer fod achub gwehiliou a thlodion mor gym- 
meradwyol gan Dduw' ag achub dynion cyfoothog a dylanwadols 
geill liyny fod, ond os gellir achub dyuion o ddylanwad a cliym 
meriad yn gyntaf, bydd aiwy ua hauner y gwaith wodi oi wneyd, 
a dylifa y tlodion i mewn braidd o honynt eu hunain. Nid oes 
dim yn well wrth sefydlu cangenau ar hyd y wlad, nag ymdrecha 
cael y dynion goreu i ddechreu — sef y dynion a allant gadw cyf- 
reithiau Duw, a chreu dylahwad o ochr y Saint. Y gwrthwyneb 
o hvn, yw yr achos o'r dywediad sydd mown ambell fan, nad oo* 



VDGORM SBTOW. 


»03 


neb gan y Saint ag a ellir jstyricd yn Titçrth aylw. Er fod hyn 
yn gamsynied erchyll am y Saint yn gyffredinol, geill fotl ju 
wirionedd am ambell gangen fychan, lle mae annoethineb wedi 
bod wrth ei sefydlu. 

Nid ystyriwn fod doethineb raewn parhau i bregethu yn yr un 
man yn rhy fynych, oddieithr fod galwad am hyny; yn enwedig 
lle byddo dynion yn gwrtbod dyfod i wrandaw. Gwell gndael lle 
felly ara yspaid, nes y deuant i weled mwy o werth pregethu, Mao 
hanes cyfarfodydd bychain yn effeithio ar feddyliau pobl, ac yu 
peri iddynt gywilyddio dyfod i le felly i wrandaw. Lle byddo 
diffyg o wrandawwyr yn rhywle, bydd yn well peidio pregetbu yn 
rhy aml ; gwneler y coll i fvny trwy ymgyfeillacbu a sinrad h 
rhyw bersonau awyddu9 i feddn y gwirionedd. Nid ywo ntmawr 
daioni, ychwaitìi, i bregethn mewn ardaloedd pellenig, lle nad oe« 
neb o’r swyddogion yn myned yno i aros. Alae yn ddiamman fod 
llawer o lafur wedi niyned jn ofer yn y ffordd hyuy, a lle yn cuel 
•i roddi i ddiafol i daenu ei gelwyddau yn fwy effeiihiol. 

Efallai y cawn gyfleusdra rywbryd etto i ymhelaethu ar bethau 
o’r fath, aci osod y mater mewn mwy o oleuni, fel y gwelo ein 
brodyr pa fodd y mae yn ddoetbaf i weithredu. Gobeithiwn, er 
hyny, na fydd yr ychydig a nodwjd yn anfuddiol, ond yr ateba 
lawer o les cyffredinol. 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

StR FFLINT. 

Cynnaliwyd cymmanfa Sir Fflint yn Rhosllanercbrugog, 
ar y I !2fed o Awst. Cynnrychiolwyd pedair cangen, yn cynnwys 9 
henuriad, 6 offeiriad, 3 athraw, a 2 ddiacon ; 6 wedi cu bedjddio 
er y gymroanfa flaenorol ; cyfanrif jn 6ò. Dewiswjd R. Joces 
i fod )ii llywjdd ar gangen y Cefn. Anercbwyd y Saint hc ereill 
gan amrywiol swyddogion vn jstod V gwahanol gjfarfodjdd jn 
efleithiol inwn, ac ordeiniwyd un henuriad, dau offeiriad, ac un 
athraw. l’enderfynwjd fod i’r Saint weddio dros Brigham Young 
a’i gjnghorwjr, gyda’r ddeuddeg Apostol, Capt. Jones, Llywydd 
Cymru, &c. John Davies, LJywydd. 

Thos. Green, Ysgrifcnydd . 


AMRYWI AETfl AU. 

Cynnildeb Ysgotaidd. — A eth rhyw ysgubellwr at cilliwr yn 
■Slasgow i gael ei eîllio. Prynodd jr eilliwr un o’i ysgubclli, ac 
v;edi ei oillio, gorynodd ei phris. “ D\vv geiniog,” ebe’r ysgub 



204 


CDOORN SBION. 


ellwr. u Na, na,” moddai’r eilìiwr; “ dyma geinioç » ehwi ; m 
nad yw hyn yn eich boddloni, c} r mn»er«ch eich ysgubell yn ol. f * 
Cyromerodd ef yr ysgubell, a gofynodd belh oedd amo i dalu aro 
eillio. “ Ceiniog,” ebe’r eilliwr. “ Dyroa dd'raai i chwi," meddai 
yr ysgubellwr ; “ ac os nad yw hyna yn eich boddîo, gr.godwcb fv 
marf yn ol etto. ,, 

Diaredion Cymreig. — A aebwyno heb achos, gwneler achos 
iddo. Adar o’r uu lliw a dynant i’r un lle. Addaw teg a wn» 
ynfyd yn llawen. Bid lyfu dy baderau, bid rydlyd dy arfau. Bo 
amlaf fo’r bleiddiau, gwaethaf fydd i’r defaid. Byrhoedlog adipas- 
op Saint CyfHill blaidd yw bugail diog. Da yw Duw, hir a 
byth. Bsmwythdra gwaitii yw metl:u. üoreu cvnneddfau cadw 
idol-8. Gormod esmwytlider sydd anhawdd ei drin. Hanner y 
wlrtdd hoffedd yw. Llawer gwir drwg ei ddywedyd. 

Joke Meddwyn. — Cafodd trigolion tref yn Lloegr eu dych- 
rynu unwaith, trwy glywed meddwyn un boreu yn bloeddio 
•* Tán ! tân !'* “ Pa le, pa le, v mae?" raeddai ugeiniau allan 
truy'r tfenestri. “ Dyna beth sydd arnaf eisieu wybod,** meddai 
yntau yn bwyllog, “canys y mae wedi newydd fyned ailan o m 
pib." 

Nifer y Saint yn Lloegr a Chymru. — Yn ol y cyfrif a 
roddwyd i mewn o*r gwahanol gynnadleddoedd, a gynnaliwyd yn 
Lloegr a Chymru yn misoedd Ebrill, Mai, Mehefin, Gorphenaf. 
ac : Awst uiweddaf, canlyddwn fod uifer y cangenau yn 393, yn 
evnnwys 12 o archoffeiriaid, 1 177 o henuriad, I3i2 o otfeiriaid, 
800 o athrawon, a 400 o ddiaconiaid ; wedi eu bed\ddio mewn un 
chwarter blwyddyn, 3565 ; y cyfanswm o aelodau yn 22671. Yr 
oedd chwech cynnadledd heb roddi eu cyfrif i mewn 

CymmwyNas. — Mae y dyn sydd yn arferol o wneyd cymmwynas 
i rywun, pan yi» ewyllysio peidio gwneyd ychwaneg iddo, yn caei 
e ; ystyried yu waeth nâ’r hwn na wnaeth gymrawynas erioed. 
M ie caredigrwydd, wrth ei arfer yn fynych, yn dyfod i gnel ei 
ystyried yn ddyledswydd ; ac felly yn dysgu llawer i fod yn an 
nioicbgar am yr hyn y maent wedi gael. 

V Tri Pherson. — Tra yr oedd Iesu Grist yn yr Iorddonen 
gyda Ioan, vr oedd y Tad yn y nefoedd, a’r Ysbryd Gián yn 
dispyn i wared oddiwrtho at ein Harglwydd. 

YR YSGOLHAIG A*I WRAIG. 

Dywedai gwraig wrth wr o ysgolhaig, 

“ Gwyn fyd na bawn yn llyfr, yn lle gwraig ; 
Edrycboch arnaf wed’yn arol bryd ; 

Ond carswn fod yn lyfr sydd o hyd 
Yn cael ei weled fwyaf genych chwi ; 

Gan hyny, pa ryw lyfr fyddwn i 
“ Caech fod yn Almanac,” medd ef ar frys, 

“ (’an’s gellir newid hwn bob deuddeg 1018 .’’ 


jOHN D A V 1 S , ARGRAFFYDD, M KRTH YR-TY DFl L. 



lliur. 


" DIUWCII A LI.AN O IIONI Hl, 

(•tr dabilon) rr miiodl i.“ 


II- 


l 1 ö G 0 R \ S E I 0 I\, 

NEO 

ẃn nt g ŵatm. 


Crr. I.] TACHWEDD, 1849. [Pbis 2y. 


CTNNWYSIAD. 

TCD.i TBC, 

Y«Diid in Dylwfdòol, > Duw Ncwyddlon Amerlcunldd.... 210 

y n Aniylwcddol 205 tofumiìon Cyunadlcddol— 

AraeiD C»pt. O. Joiica nirwu Sir Fun 222 

(jwy I tli (p»i liad) 20« Sir 222 

Gwclcitic»ctli bynod,» Gnciu- Sir Benfro 222 

yddiad Ordmbad e»n Yi- Slr Ddinbycb 223 

2lo Sn Fynwy 223 

Y Ciacb-f.rdd Hananol .... 112 Sir Feiriouydd 223 

(ladguddiad yn aiiecnibctdiol Cyu. Ddwyr..Morganwg ..224 

cr adnabod Duw 211 Amiywiaelaan— 

Yr " Udguin” yn galw IScion 2|S Rliyfeddod 224 

Agoiiad Kbenezcr, yn St. Scr* Rbyfeddodan;Nefol yr lu- 

vau , Ffiainc 216 dcpendiaid 224 

Uylbyr o'r Councll Blulfs al Annbrefn y Bedyddwyr.... 224 
y Uywydd W. Pbillips. . 2(S Siomedigaetb Bieuddwyd.. 224 

MERTHYR-TYDFIL: 

ARGRAFFWYD AC AR WERTH GAN J. DAVIS, GEORGETOWN; 

AB WERTH IIEFYD 

Gan y Saint yn çyffreüinol, a llawer o Ljfrwenhwyr, 
tiwy y Deau a’r Gogledd. 


1849. 


AT EIN GOHEBTFYR, 1 1 . 


IrLWED P*wb — Y’r ydym yn gorchymyn i boU Lywyddion y 
Cynnarileddau Irwy Gymrn, i ddanfon i ni gynnrichiolia,! 
jiob Cynnadlrdd, yn gywir a diffarl, orbyn yr 2nfod o 
llagfyr u«alf, fol y galloni ninuau «u grru yn ddi,«ol at yr 
Ajioatol O. Pratl, «r iddo ef gacl ailan gynnrycliioliad 
Fwrop erbyn dechreu V flayddyn Na ««geuluaer hyu 
meirti nn roo«ld, n«u f« ddeuwn ni yn dr,»a«ddwyr. Ileuetl 
llywydd pobCangcna'igyfríf Pr cynglior, yn yr amirr pri- 
odol. 

TMM»N»'»oKnn. — Cynnelir y Cymmanfaocld Chwarlerol neaaf 
fel y caclyn: — Sir Beníro a íSlr Abcrtcifi, ar y 3Uaín o 
Ragfyr ; Cynnadledd Ddwyreinlol Morganwg, » n Mcrtlijr, 
ar y èfod o lunaw r ; Sir Gacrfyrddm, y n l.lanrlli ar yrun 
ptyd ; Sir Fynwy, yn Nantyglo, ar » lífod o lonawr; a 
Cliy nnadlcdd OrÌlewlnol Morgatiwg, yn Aberlawy, ar yr 
uti pryd. 

ABEL EYANS. — Dytnunwn alw aylw nrillduol holl Saint y 
Goglcdd at y ddyledawydd o gynnorthwyo y hrawd tnlw ng 
Abol Kvatn i ynifudo gyda y llongaìd neaaf Efo «ydd 
wedi ei benodi i arwain y Cymry droa y llwytr drfrllyd 
tua Dyffryn y I.lyn Halcn. ac i fod yu nòd i •ectlmu cam 
gyhudd»»vT ein gwlad ani unwaith yn yrhwaneg. Rltodd 
wn ganiatád iddo i gaaglu tn nihlith yr holl gangrnan 
Gogleddol, «r iddo gael digon i dalu am ei gludiad, ac am 
ei lafur dillino yn eu plitli. 

TIl YMFUDIAD NESAF. — Dymunwn hyabyan yr holl Ym- 
íudwyr i fod ar ddiliun, a danfon eu henw au, eu hocdran, 
a'u r’hag daloedd i ni yn ddioed, oa ydynt yn ewyllyaio 
myned. Nid ydym yn addaw y gallwn ddcrbin dim wedi 
y laf o Hagfyr nesaf, gan y bydd yn rhaid i l’ratl gael 
chwech wytbnos i gyluno am long, a gwncyd y durpariad 
au angheurheidioi. Mae y gyfraith newydd yn yoofyn 
galwedigaeth neu grefft pob ymfudwr, ynghyd &'i genedl, 
gyda'i enw, oi ocdran, a’t rag dal ; am byuy danfoner y 
cyfan atom ni yn ddioed. 

íjg" Derhyniasom lythyr o Minersville, America, yn rhoddi 
hanes y Saint Cymreig yn y parth hwnw, dan lywyddiaeth 
v brawd Thomas M. Richards, gynt o Ferthyr. Cynnrycb- 
ìola ef ẃ gynnadledd, yncynnnvs pedair o gangeuau, yn 
y rhai mae 10 o heuuriaid, 3 o oneiriaid, a 2 o ddysgawd 
wyr ; y cwbl yn 4S. Bedyddiwyd 1 1 yn un o’r cangenau 
yn y tri mis diweddaf. Hysbysir ni fod cynnwysiad 
cyhoeddiadau Cymrn yn cael eu copio yn y niisolion 
Cymreigyno, ac ysgrif gan y diweddar Barch. W. R. Daries, 
Dowlais.’yn un o houynt, yn dweyd fod y “ Sataniaid’’ 
wedi darfod gyda hwy ya Dowlais, trwy yr areithio a fa 
yno yu eu herbyn ! 



TJDGORN SEION, 

NF.U 

ŵccn p ^aínt. 


Rhif. II.] TACHWEDD, 1849 [CrF. T. 


YSBRYD YN SYLWEDDOL, A DUW YN ANSYL- 
WEDDOL. 

Nio oesdiui yn fwy gwrthun »â*r ilarluniad y mae 9ectariai<l ein 
gwlad yn roddi o’r bod o Dduw. Mynant ei fod yn bobperh, ac 
etto yn ddim. Dywedant fod ysbryd yn sylweddol ; a thra y 
eydnabyddant lod Duw yn Ysbryd, dywedant fod yr Ysbryd hwnw 
yn ansylweddol ar yr nn pryd. Dangosa y dernyn canlynol furn 
y Parcb. John Griffîths, Trefgarn, ynghylch y bod o Dduw, pau 
yn ysgrifenu ar “ natur angylion,’* yn y Diwygiwr’’ am Hydref, 
1849, tud. 292: — “ Oddiwrth eu natur gelwir hwy yn ysbrydion ; 
nidyw hyn yn profi eu bod yn ansylweddol. Yn mhlitli yr hen- 
afiaid nid oedd y gair ysbryd (awel gwynt) yu dynodi bód 
ansylweddol, eithr bod angboríforol ac onweledig. Galwent en 
du wiau yn ysbrydion, ond rhagdybient fod ganddynt rywfalh o 
gyrlf awyrawl a iheg. Ni wyddent hwy am un ystyr arall i’r 
gair ysbryd. Yn yr ystyr hwn y mae yr apostol yn ei ddefnyddio 
pan yn dysgrifio cyrff y saint nr ol yr adgyfodiad — * y mae cyrff 
ysbrydol.* Felly uid yw y gair ysbryd yn profi ychwaneg yn ei 
berthynas â’r angylion nâ’u bod yu cartrefu raewn cyrff nior awyr 
awl â chyrff y saint pan y byddant megys angylion Duw, a’r hyn 
a hauwyd mewu llygrt’digaeth wedi ei gyfodi mewn anllygredig- 
aeth. Credwn mai un Bod gwir ysbrydol ac ansylweddol perffaith 
y sydd — Tad yr ysbrydoedd ei hun.” 

Dyna yw cyffes ffydd y parchedig dan sylw, sef credu mewn 
“ un Bod gwir ysbrydol ac ansylweddol perffuith,” a chredu hefyd 

fod gan ysbrydion “ gyrff awyrol a theg,” yr un fath â chrrff v 

11 



20(i 


ODOORN seion. 


saint ar ol yr adíyfodiad ! Mor urddtìrchog, onide? Os mai Daw 
yw tad yr ysbrydoedd, y mae ei blant yn hollol annhebyg iddo — 
ydynt, mor annhebyg ag vw rhywV>eth i ddim. Nis gwyddom ni 
pa fodd \ gall ysbryd 011 , fwy na dynion, ddal perthynas à Thad 
ansylweddol a dyddira, na pha fodd y gall dira roddi bodoliaeth i 
*ylwedd. Alor annhebyg fỳdd “ cyrff y saint’* yn yr adgyfodiad, 
i gorff gogoneddus ein Harglwydd, pan yr ymddangosodd i'w 
■ddyscyblion wedi adgyfodi. Yr oedd yno gnawd ac esgyrn (gwel 
l.uc xxiv, 39), ac nid rhywbcth awyrol, fel y desgrifia y parch- 
edig gyrff y saint. Gwell fuasai iddo ddweyd y byddai cyrff y 
saint yn del>y*g i gorff gogoneddus ein Harglwydd, a chyrff yr 
angyìion yn debyg i gyrff y siint, nâdweyd y peth a ddy'wedodd. 
t’redwn ni,os yw Duw yn fod “ ansylweddol perffaith,** fod y rhai 
*vdd yn ei addoli, yn talu eu haddoìiad i Dduw nad adwaenir 
gan neb. 


ARAETH CAPT. JONES MEWN GWYL DE. 

[P4RHAU O IÍÜI). 191.] 

Srawdol Gariad,— beth ywf Mae rhai yn meddwl nad ydynt 
yn rhwytn o garu neb, on l eu brodyr yn ol y cnawd; ereill, ond 
bu brodyr crefyddol : ondnidwyf yn meddwl fod neb o’r Saint 
mor gul eu barn A hyny. Onid pob dyn yw ein brawd ? oni 
wnneth Duw o un gwaed bob eenedl ? <mid plant ydyra oll i’r un 
rhir.mi? ac onid ydym wrth naturiaeth yn greaduriaid cyradeith- 
asi;ar ? gan fod ein Tad wedi creu ynorn beirianau pwrpasol i 
gyfeillachu â’n gilydd er ein lles? Ac os nad oedd yn meddwl i 
ni gymdeithasu á’n gilydd, y mae wedi creu y cyfryw beirianau 
yn ofcr ; canys y maent yn gyfryw na ellir eu defnyddio at ddim 
arall ; a pha fwyaf y cymdeithaswn â dvnion daionus, mwyaf yr 
hotfwn eu cyradeithas, a rawyaf o les gwybodaethol adderbyniwn ; 
felly, pa fwyaf y cyradeithaswn â’r ffynnonell o oleuni a gwybod- 
aeth, rawyaf awyddus fyddwn ara ychwaneg o hvd. Ond, raedd 
on, ni allaf fi haffi cyfeillach hwn a hwn, neu hon a hon. Add- 
fcfaf fod rhai eithriadau i’r rheol hon; ond beth yw’r achos na 
©iii hoffi y cyfryw? raae dynion weithiau yn casâu eu gilydd ar 
yr olwg gyntaf; ond ynddynt hwy eu hunain mae y bai am liyny , 
#anys pob casineb diaclios o’r drv\ g y raae. Ereill a gasânt rai 
^eblj o herwydd iddynt glywed pethau drwg am danynt ; ond 



UDOORN SEÍON. 


*>7 

dylai y cjfryw ystyried nad yw hyny yu gwirio y cyhuddiadau 
hyny. Nid y’m esgusodol cyn profi y cyfryw bethau yn wir; ao 
hyd y nod wedi hyny, ni ddyleni gasâu neb am ei fod yn ddrwg, 
ond caru y person a rhasâu ei ddrygioni, ceiso ei ddiwygio a’i 
lesâu. 

Mae rhai pobl yr hoífwn fwyaf ar y cyntaf ; ereill, yr boffwn 
yn fwy, po fwyaf yr adnabyddwn hwynt. Gwn hyn drwy brof- 
iad; canys pan gyntaf y clywais sôn am y Mormoniaid liyn, a 
darileu cyhuddiadau eu gelynion yn eu herbyn, meddyliwn ruai 
y bobl waethaf yn y byd oeddynt; ac er i mi addef nad teg barnu 
neb ar dystiolaeih eu gelynion, etto, er fy ngwaethaf, ni all' 
lai nâ'u casâu a châs cyfiawn, os gwir y ganfed ran a glywwn ara 
danynt. Etto, meddyliwn cyn eu gweled, eu bod yn rhyw hobl 
rhyfedd, os pobl hefyd ; ao am ddyn a broffesai fod yn brophw vd, 
dychymmygwn fod hwnw yn rhwym o fod yn ddyn drwg, yn >, iu- 
brophwyd, ac y dylai fod cyrn ar ei ben ; ac yn mhob \ eth yi* 
wahanol i ddynion ereill. Ond p.in trefriodd Rhagluniaeth i mi 
ddyl'od i gyfeillachu â*r bobl hyny, gwelais fy nghamsynied ; a 
pha fwyaf y cawswn gymdeithas eu blaenoriaid, yn enwedig y 
gwr hwnw a gafodd y fraint o fod yn ofieryn i sefydlu teyrnas 
Dduw yn y dyddiau diweddaf hvn, sef J. Smith, egluraf o hyd y 
gwelwn y caragy huddiadau a gyhoeddwyd am dano. Pan weiaii 
ef gyntaf, yr oedd yr olwg arno mor hollol wahanol i bob 
desgrifiad a glywais o hono, fel mai . anhawdd oedd credu mai 
efeoeddyno; yn lle yr ymddygiad ffroenuchel, haughty , a ^or 
mesol hwnw, yr oedd mor isel, mor ostyngedig, raor dirion ac. 
addfwyn ei dymher, ag un dyn a welais ; yn lle ymadroddiou 
coeg a hanner call, fel y dysgwyliais, yr oedd ei eiriau yn dyfcr u 
doethineb fel y diliau mel ; yn lle bod ynyspeilio ei ddilynwyr o'u 
meddiannau, i’w gyfoethogi ei hun, nid oedd yn cymraer; • ci 
gynnal ganddynt erioed, ond yn gweithio â’i ddwylaw ei huu er 
cynnal ei deulu, Argyhoeddwyd íi o’m camsyuied i raddau . rth 
weîed ei addfwynder, cariad ei frodyr ato yn gyffredinol drv.y’r 
lle ; ac oud barnu yn ol ei yraddygiad atynt hwythau, carodd 
hwynt hyd angau, Cefais y fraint o’i gymdeithas yn y dirgei a’r 
amlwg, fwy neu lai am íìynydduu, a chlywed ei ddysgeidiaeth. 
Yr oeddwn yn Nauvoo, ie, yn llettya yn ei dý ef, ar fusues yn 
erlidigatìth ddiweddaf, yr hou a aeth â’i fywyd. Dilynais et' hyd 
Carthage, lle yr aeth o'i wirfodd, ar ddymuniad y rhaglaw, i sef v 1 
y gyfraith, pan gyhuddid ef o drosedd ; ac nid oedd y tro bw.<* 



208 


ÜDGORN SETON'. 


ond y seithfed tro a deugain y bu o flaen y llysoedd gwladol, a 
raethodd ei elynion ei brofi yn euog o gyramaint ag un o’r holl 
gyhuddiadau hyny wedi y cwbl. Wedi myned i’r fan hon, clyw- 
ais ei elynion yn tyngu ei fod yn fradwryn erbyn y llywodraeth ; 
pan holid y tyst yn mha fodd yr oedd yn fradwr, O syndod, dyma 
ei unig reswra, sef ci fod wedi clywed y carcharor yn pregethu 
oddiar Dan. ii, 41 , u Yn uyddiau y breninoedd hyn, Duw y nef- 
oedd a esyd i fyny freniniaetli/’ &c. ; ac oddiwrth fod J. Smith 
yn profi fod y cyfryw deyrnas we li ei sefydlu yn awr, casgîent 
ra&i efe fyddai y brenin, ac i’r carchar ag ef heb ychwaneg o 
dreial ; ac yno daeth ei elynion, wedi duo eu gwynebau, ac a 
ruthrasant arno, pan yno yn dysgwyl am ei dreial yn ol cyfraith 
ei wlad ; ond nid oedd ganddynt un bwriad iddo gaei treial, ond 
ei ladd; a’i Iadd a wnaethant, a’i frawd, yn y raodd mwyaf 
creulawn a barbaraidd. Yr oeddwn yn eu cwmni hyd y nod yn 
y carchar, hyd yr awr olaf ; gwn iddynt farw yn ddieuog, yn fer- 
t’iyron ara eu crefydd yn unig, ac iddynt selio eu tystiolaeth yn 
wirfoddol h’u gwa°d ; ac onid aetli y rhai hyn i ogoniant, pwy 
a aetli yno ? Ië, dynion duwiol, doniol, doetli, a da oeddynt hwy, 
er cymraaint a ddywedir i’w herbyn. Sicrliaf fod pob peth 8y’n 
groes i hyn yn anwiredd ara danyut. Heriaf yr holl fyd i ddyfod 
â thystioiaeth gadarnaeh na hyn i’r gwrtliwyneb ; a tbystiaf hyn 
hefyd, mi wn, o flaen v frawdle fauwl,pan aralygir dirgelion pob 
calon. Pwy a ddywed nad oedd J, Sraith yn caru ei frodyr liyd 
farw ? Cywais ef yn gwrtbod ymwared, pan y gallai fyned y ffordd 
a fynai, a dianc ; ond dywedodd, “ Nid af fi yraaith, ac achub fy 
raywyd ar gost bywydau fy rarodyr a’in cliwiorydd ; canys, os 
nad af, daw y raob yn eu cynddaredd, ac a losgant y ddinas, 
a lladdant y gwragedd a’r plant diniwed, hen ac ieuainc, yn 
ddidrugaredd, fel y dárfu iddynt dair o weithiau yn Missouri. 
“ O, n»,” raedd gwr Duw, fí gwell geoyf farw, na gadael i neb o’ra 
cyfeillion anwyl ddyoddef ; ruyfi a af, a deued eu llid a’u cyn- 
ddaredd arnaf fi ; nid wyf yn ofni marw, ac yr wyf yn rayned fel 
oeu i’r lladdfa, a chydwybod rydd at Dduw a dynion.” Aml 
waith y clywais ef yn rliagddweyd ei farwolaeth. Mae Saint yn 
meddu cariad brawdol ; gallant yraffrostio o hyn : dyraa esiamplau 
i’r holl fyd, os mynant. 

Y inae y Saint yn caru yr holl fyd, ie, eu gelynion ; ond r 
raaent yn caru eu brodyr sydd o’r un ffydd â chariad tragywyddoi, 
e herwydd eu bod w'edi derbyn cyfran o’r uu Ysbryd, drwy ga«l 



UDGORN 8EION. 


20 » 


eu bedyddio i*r un bedydd, a dyfod yn ddeiliaid o’r un deyrnas 
nefol ; a’r Ysbryd hwn sy’n eu tebygoli i’w gilydd, yn eu tebygoli 
i’w Duw a’u brawd hynaf: i( canys Duw, cariad yw, ac Ysbryd 
Crist sydd yn eu dysgu i garu eu gilydd â chariad na ŵyr neb 
arall am dano. Mae yn dwyn ei ddelw ; a chár plant Duw bob 
un a welant â delw Duw arno, o herwydd y ddelw hono. Yr 
Ysbryd hwn sy’n eu tywys i undeb y flydd, a chyd-lawenhau ▼ 
maent yn yr un gobaith gwynfydedig am amseroedd adferiad pob 
peth, pan y bydd cariad wedi ei berffeithio yuddynt oll. Oni 
ewyllysiech dderbyn cyfran o’r Ysbryd tangnef'eddus hwn > Yna 
deuwcb, a derbyuiwcli yn awr; eiddoch chwi vdy w, os derbyn- 
iwch ar yr un ainmodau â phawb ereill a’i derbyniodd. 

Beiir ar y Saint gan rai, eu bod yn annhrugarog iawn, ac vn 
condemnio pob athrawiaeth sydd yn groes iddynt liwy; o herwydd 
ein bod yn tystiolaethu ein sicrwj’dd o’r gwirionedd, ein bod ar ▼ 
flordd iawn, ein bod wrth hyny yn cyfeirio l’od yn rbaìd fod poh 
enwad arall yn cyfeiliorni. Oud, os yw y broffes lion yn ein 
profl yn annhrugarog, yna y mae y gyffelyb broffes yn profi » in 
ílathraw bendigedig, yr hwn a’n carodd ues rhoddi eî fywyd 
drosom, yn fwy annlirugarog na ninnau. Ar y tir yna, yr apos- 
tolion oedd y dynion mwyaf didrugaredd yn eu dydd ; canys 
galwent hwy y bobl o feddyliau yr oes hono yn fwyaf crefyddol, 
defosiynol, ie, o r bron yn berffaith — gulwai Iuan hwy yn hiliog- 
aeth gwiberod, &c. ; galwai Crist hwy â’r gwynebau liirion, á’r 
gruddiau pruddion, â’r gweddiau meithion, yn ragrithwyr, ac yn 
bobl ddrwg. “ Pa fodd,” medd efe, “ y diengwch chwi farn uffern ?’ 
Mor amddifad oedd o ronyn o gariad brawdol, onide ? Felly, un 
•o i apostolion a ddywed, “ Ni a wyddora ein bod ni vn blaut ▼ 
gôleuui, a bod yr lioll fyd yu gorwedd mewu fywyllwch.’’ Os 
ydym ni yn amddifad o gariad brawdol am hyn, yna yr oeddynt 
hwythau f'elly am yr un peth. Rbyfedda ambell un am i ni 
hòni hyu fel hwy ; ond paham na ddyry y Duw anghyfnewidiol 
y cyfiy w sicrwydd i ni â hwy, os ufyddhawu i’r un efengyl â hwy? 
Ond Ôolineb i r radd eitbaf, yn ol fy meddwl i, yw i ddynion sv’n 
addel nad oes ond un efeugyl, neu ffordd i’r nef, rodio ar hvd 
bawb ei ffordd ei bun, ac addef y gall y cyfan gyrhaedd yno ! 
Mae hynyn groes-ddywediad ; nid yw waeth pwy a’i dywedo, na’r 
neb ai haero, rhaid ei fod vn hollol amddifad o gariad brawdol, 
o achos mae’n arwain dynion i ddystryw tragywyddol heb yn 
wybod. Nid cariad ydyw byn, ond yn hollol gioes, sef diffvg * 



WD80RN SEION. 


51 * 

gr.rìad, mor eglur ag y byJJai y dyn hwnw a welai ryw un dall yn 
cerd i d ar ben pwll glo hob yn wybod, ac yntau ag ofn briwio ei 
dLÌinìadau dr« v ddweyd wrtho ei berygl, nea iddo syrthio dros y 
dihyn i ddiuystr. Pa fath gariad a fuasai hynyatydall? Y 
cyfrjrw a ddymunai rhai deillion fod gan y Saint at eu cymmyd- 
ogion. Ond cariad sy’n ein cyinhell i rybyddio pawb a welwn yn 
cael eu twyllo, yn myned i berygl, ereuhachub; íe, siwr. Nid 
yw gwir gariad vn eydfyned ag anghyfiawnder, na chyfeiliornad. 
Os vw Paul yn deall beth yw cariad brawdoi,yna dywed nad yw 
caria l yn cydiawenhau â dim ond y gwirionedd, nac yn cydffurfio, 
na chyrnmeradwyo cyfeiliornadau. Belh, cariad Duw yn cym- 
hell ni i aiide/ c , feiiiornad yu wirionedd? Naddo erioed, ac ni 
wua ’uyny byth. Yna, gan fod cariad yn rodd mor werthfawr, 
ymdreched pawb am dani, canys y mae yn drysor anmhrisiadwy, 
:í ihragywyddol yn ei pharhad. 

[Cawsoiu afael yn yr araeth ragorol uchod yn mhlitb papyrau 
ein hanwyl l'rawd Jones, a nieidyiiasora y galiai ei chyhoeddiad 
fod yn dra boddhaoi gan eiu derbynwyr. — üOL.] 


OWELEDIGABTH HYNOD, AGWEINYDDIAD ORDIN- 
HAD GAN YSBRYDION. 

Efallai na choelia llawer yr hyn ag ydym yn myned i ysgrifenn ; 
ond ni chaiff hyny ein rhwystro i ddarlunio yr hyu a gredwn sydd 
yu wirionedd. Nidydym yn myned i ysgrifeuu yr hyn a glyw- 
som o ben i ben, ond yr hyu a gawsom o’r ffynnoneli ei hun, a 
hyny yn ugwyddfod y Llywydd Wm. Pliillips, a thri o fiodyr 
ereill. Ni wuawn ddigio wrth ueb am beidio ein credu, a gob- 
eithiwn na ddigia neb wrthym uiunau am hysbysu yr hyn a 
giywsom. Cyfaddefa pob dyn rhesymol nad yw gweledigaethau 
a phresenoldeb ysbrydion yu bethau anmhosibl i gymmeryd lie 
yn yr oes hon, yn fwy nag inewn oesoedd cyntefig; a phan y 
byddo rhywbeth neillduol yn dygwydd, y mae yn ddyledswydd ar 
bawb i’w fynegi, a byny a wnawn ninuau y tro hwn. 

Ar ddydd Lluu, y 15fed o Hydref diweddaf, aethom yn 
ngbwmpeini y brawd W. Phillips, ac uu arall, i ymweied â brawd 
claí o'r enw William Jones, glowr, ac un yn byw yu Nhwynyr- 
odyu, Mertbyr. Yr achos o’n mynediad yno oedd, i ni glywed y 
uos tiaenorol i rywheth rhyfedd iawu ddygwydd iddo, a phender- 
fyuasom i fynu gwybod y cyfan o’i enau ef ei hun, /el na buaaem 



ÜDaORN SEION. 


211 

Tn cael ein twyllo. Wedi i ni gyrhaedd y lỳ, yn yr hwrr, eawsom 
fod y claf yn ei wely ; a gwahoddodd ei wraig ni i’r llofft i'w 
weled. Yna, yn mhen ycliydig, ceisiasom ganddo i adrodd yr 
hyn a gymmerodd le y dydd blaenorol, a thystiolaethodd fel y 
«anlyn 

“ D}'dd Mawrth diweddaf, cymmerwyd fi yn glaf iawn yn y 
gwaith, fel nas galiwn wybod dim oddiwrth fy hunan ; a’r pryd 
y daethura ataf fy hun, oedd, pan oedd yr henuriad D. Thoma* 
a’i ddwylaw ar fy mhen yn gweddio. Cefais fy adferyd gymmaint 
y pryd hwnw nes fy ngalluogi i fyned i’r gwailh dydd Mercher a 
dydd Iau, er nad oeddwn yn teimlo yn eilhaf da. Prydnawn dydd 
Iau, cefais fy nharo yn glaf iawn eilwaith, nes gorfod cadw fy 
ngwely. Yn yr amser hwn yr oeddwn yn teiralo fel pe huasai 
rhyw darddiant yn codi yn fy mol, rywle yn agos i’r cyila, yr 
hwn oedd yn dra phoenus ac annyoddefoi. Yr oedd hwnw liefyd 
yn achosi poeu yn fy mhen. Yu y cyfamser yr oedd fy ysgarth 
ion yn gynnwysedig o waed a chyramysgedd arali, vr hyn oedd 
yn fy inlino yn fyr.ycb. Fel hyn y parhëais hyd hrydnawn ddoe, 
sef dydd Sul. Ychydig cyn dau o’r gloch, annogais fy ngn raig i 
fyned i gwrdd y Saint, fel y gallwn gael y prydnawn yn llonydd i 
mi fy hunan. i weddio a myfyrio. Llwyddais ganddi i fyned, a 
hi a gloiodd y drws ar ei hol. Wedi iddi hi fyned, teîmlwn fy 
hun yn fuan yn myned lawer vn waeth, nes oeddwn yn meddwl 
fy raod yn myned i farw. Ar hyny, ymegnì’ais i weddio, a 
cbefais awydd neillduol i hyny ; ac wedi parhau felly hyd oddeu 
tu tri oT gloch, debygswn, cefais olygfa hynr»d iawn o’ir. blaen. 
Tra yr oeddwu rhwng eistedd a gorwedd yn y gwely, gwelais yn 
fy ymyl bedwar o fodau dyscìaer, dau ar y llaw ddeheu, a dau ar 
y llaw aswy, megys yn sefyll neu benlinio o’m blaen ar y gwel». 
Yr oedd eu gwisgoedd yn llaes ; oc ymddangosai gwisgoedd y rhai 
ar y llaw ddeheu yn dduon, ond y lleill yn wynion. Ymddangos- 
ai eu iraintioli o ddwy i dair troedfedd ; ond nid oeddwn yn sicr 
pa un ai penlinio oeddynt ar y gwely, ai peidio, o herwydd fy 
mod yn cyfeirio fy ngolygon tuag at eu gwyneban, yn fwy nag at 
un ran arall. oblegid eu bod yn edrych mor siriol a gognnediìus. 
Yr oedd rhyw oleuni dysclaer yn eu hamgyh bynu, yr hwn a 
ddysclaeriai ar hyd y gwely, ac aruaf finnau hefyd. Ni tbeimlais 
un math u ddychryn ar y pryd, ond etto yr oeddwn yn parhau o 
hyd mewn poen mawr. Yn fuan, gofynodd un o’r ddau oedd ary 
llaw ddeheu i mi, os oedd genyf olew yn y tỳ ; ac heb eu hateb, 



CDGORN SEION. 


21'2 

oyrhaedílais gostrelaid o oîew oedd geoyf o dan J'myly gwely, yr 
hwn oedd yn dygwydd bod yuo at fy ngwasanaeth. Yna gorch- 
ymynwyd fi i'w yfed ; a tliua y pryd hyny, debygswn fy mod yn 
gwoled yr un nesaf ataf ar y llaw aswy yn plygu ei ben, fel po 
buasai yn gwneuthur rhywbelh i'r tarddiant yn fy mol; a braidd 
na allwn ddweyd fv mod yu ei deimlaw fel yn cyfFwrdd â’r fan 
hono. Wedi hyny, daéthant yn nes at fy mhen, a gosododd y 
pedwar cu dwylaw arnaf, gan geryddu yr afiechyd i ymadoel, & 
gwed lio ar Dduw i gyfiwyno y fendith. Yr oedd eu gweddi mewn 
Cymraeg, ac yn debyg i’r dull a arferir gan yr henuriaid yn pyff- 
rediu ; ond fod eu hiaith yn bnracli abyrach o lawer, ac ymddang 
osent fel yn gweinyddu gyda mwy o awdurdod a phenderfyniad. 
Yn y fynydy gueddiasant, teimlais y poen yn difianu yny fan,a’r 
tarddiant fel pc yn yroollwng i wared. Yna ciliasant yn ol i'r 
un maD, a safasant yno gan syllu yn daer yn fy wynefc, yr hyn a 
barai i mi gryn hy/rydwcb, g«n fod en cwmni mor bleseru* 
genyf. Dywe.îasant wrthyffod llawer o anmherffeithrwydd yn 
yr eglwys neu*r gangen y perthyuwri iddi, a bod yn ofynol iddi i 
ddiwygio, vn gystal á fi fy bunan, o herwydd ei bod yn rhwystr 
mawr ar ffordd y gwirionedd yn y lle hwn. Meddyliwn y gallent 
fod yn bresenol pycla mi dros gymmaint ag hanner neu dri chwar- 
ter awr; a thra yr oeddynt yn syllu fel hyn yn fy ’wyneb, 
syrthiais yn fuan i gysgu. Ond cyn pen ychydig dihunais i 
gael ymarllwys, pan gefais wared o gyflawnder mawr o waed a 
pliethau ereill ; a chefais eu gwared mor llwyr y tro hwnw, nes 
nad oedd ond yr ysgarth arferol yn dyfod yr ail dro. Oddiar 
hyny nid wyf vu teimlaw' un math o boen, ond fy mod yn parhau 
yn Ued wanaidd, o herwydd yr holl waed a gollais. Ni fydd r 
mi byth anghofio yr olygfa a’r waredigaeth a gefais. Yr wyf yn 
awr yn 35 ralwydd oed, ae wedi bod oddeutu chwech mis yn aelod 
gyda y Saint, am yr hyn fraint yr wyf yn ddiolchgar i Dduw.’’ 

Yr oedd yr henuriad David Thoraas, Dramroad, a John 
Williams, Tnynyrodyn, yn bresenol yn clywed yr uchod, gyda ni 
•intri; ac yr oedd David Thomas wedi clywed yr un peth o’i 
•nau ef nos Sul hefyd. 


Y CRACH FAllDD HUNANOL. 

äÎREADüR annedwydd iawn yw y crach-fardd hunanol. Mae yn 
barhaus mewn pwd, ac yn y cornelau yn ysgyrnygu ei ddannadd 


fDOORN SEION. 


113 

*V wAith pawb ond gwaith ei hunan ; canys ystyria waith ei 
hunan yn anffaeledig, — a phawb a ddangosant ei wall ef, a fydd- 
ant yn debyg o weled ei ddannedd. Yr ydym yn foddlawn cael 
«in rhesu gyda phob crach-fardd, ond gyda’r un hunanol : m>ie 
▼n uffern i fod yn ochr hwnw. Gwareder ni mwyach rì»8g 
cyhoeddi dim o’i wnilh, rhag i ni, yn ein hurtwch, gyfnewi 1 
rhywbeth yn ei farddoniaeth, yr hyn a dỳn ei wg hunanol ani ein 
penau ; ond etto penderfynwn gyhoeddi y llythyr ardderchog a 
ddaufonodd atom trwy lythyrdy Hirwaen, yn ystod y rais 
diweddaf, yr liwu sydd yn d.mgos hunanoldeb crach fardd yu well 
nâ dim a welsora erioed. Dyma y llythyr, yn ei berffeithrwydd 
gwreiddiol, yn cael oi osod o fluen ein darllenwyr, a gobeithiwn 
na osodwn un llythyren yn lle y llall, rhag anurddo ei odid- 
ogrwydd : — 

“ Mr Golygydd — Yr wyf wedi bod yn sylwi ar Barddoniaeth 
David Thomas o Dowlais ar anerchiad ich Rheswm ag nid wyf 
yn gweled ei fod yn haeddy mwy o gamoliaetli nor rhai yr ydycli 
chwi wedi gadw i chwi eich hunain canys yr ydym yn gweled 
eolliadau yn ei waith ef yn benill flaunaf efe a ddywedodd fel 
hyn. 

Fy anwyl eyfeilMon Mae penyf «yneliorion 
Cynghorion neillduol rowd gau Paul apo»tol 
I ddynion rheíyuiol trwy yspryd ei Dduw 
▼r wyf fi yn ystiried mae fel hyn y dylasau fod 

Cynshorion neilldnol rnwd gan yr apostol 
I ddynion rbesymol truyyspryd ei dduw 

"Wele yn awr yr wyf yn bwrw bai ar Mr. Golygydd na byase efe 
yn gweled fod y Baixid wedi colli r raesyr wrth ganu oherwj’dd ei 
ddyledswydd e yw sylwi yn fauwl ar bob peth ag y fyddo yn 
cael ei osod yn yr Udgorn pun au ydyw vn iawn au peidio ag 
os bydd iJdo weled rhyw beth heb fod yu iawn dylech ei gyra- 
wyso fel y byddo yn addas i fyned o tìaen pawb oherwydd y raae 
Jlawer o edrych ar eich gwaith chwi yn fwy na neb arall a thrwy 
hyny dylech fod yn fwy gwiliadr.rns o hyn alla llaver sydd yn 
gweled y roetliiant oud nid ydynt yn ei hysbysu i chwi ond myfi 
ni gallaf dewi am fv uiod yn gweled mewn manau eraill y mae 
gair yn y bedwarydd benill yr wyf ffaelu a dyall beth all fod y 
gair ond Pofion a effieithi- y mae y gair Pofion yn ddiarth hollol 
i fi oherwydd na chlywais ef or blaen y mae fy nteddwl am y gair 
Pofion raae Profion ydoedd gan y Bardd ag raae ar y Argrpbydd 
oedd y Bai yn awr yr wyf yn terfynu gan hyderu y bvdd chwi ei 
osod yn eich Udgorn fel y byddo i bawb ei weled 

Soon a Dafydd. m 

Pa ddarllenydd na wel ardderchogrwydd neillduol yn y llythyr 
tichod ? Pa le y bu yr ysgrifenydd heb amlygn ei bwerau yn 



214 


BDOORN ÍEI»N. 


pyut ? Pe gwjbuasid am dano yn nghymmanfa Nadolig diweddaf ( 
mao yn ddiau na ddewisid ni byth i fod yn Olygydd ar yr 
Udgorn. O, golled ddigyffelyb, na fuasai efe yn dadguddio ei 
hunan yn yr araser hwnw ! Onid yw yn famydd rhagorol ? Mor 
graff ei olygon, onide ? Gwelodd ar unwaith fod r yn eisieu yn 
“ poûon/’ ac mai ffolincb oedd i'r prydydd enwi Paul. Beth 
gyramerai Shon a Dafydd yn dâl am edrych dros gopiau yr 
Udgorn eyn eu hargraffu ? Y fath fendith a fuasai hyny i*r 
Saint Cymreig ; ond ofnwn nad yw ein hennill yn ddigon i’w 
gwobrwyo am eu llafur ; canya nid gwaith bach fydd ffurfio geiriau 
fel “ diarth,’’ “pun,” &c., a’u gosod mewn dull graramadegol o 
flaen ein darllenwyr. Gallem feddwl mai yr un yw Shon a Daf- 
ydd, a’n bod yn ddiweddar wedi bod yn siglo llaw â Slion, yr hwn 
a fedd bar o whishert golygus, digon addas i wneyd golygydd. 
Garw na wyddem ni pwy oedd Shon pan fuom yn cyfnewid eí 
hymuau, canya y raae yn awr yn dangos ein ffolineb yn rahob 
man y mae yn myned. Dynion ereill ddarfu ein perswadio ni y 
gallem gyfnewid hymnau er gwell, onide ni fuasera wedi ein dal 
yn magl y craffus frawd Shon. Wfft i ni erioed ei ddigio, a dyfod 
fel hyu o dan ei grafangau: ond gobeithiwn na thramgwydda 
ueb wrthym am osod, yn groes i arferiad, lythyr dienw a ncdau y 
crach-fardd hunanol hwn o flaeti y cyhoedd, fel y gailont ei 
adnabod, a chilio oddiwrtho. 


DADGUDDIAD YN ANGHENRHEIDIOL ER ADNABOD 
DUW. 

Er cyraraaint mae’r Saint wedi ddangos yughylch yr anghen- 
rheidrwydd o gael dadguddiad cyn y gellir adnabod Duw, a'i 
auwyl Fab, Iesu Grist, ceir llawer o’n cyfeillion o’r byd etto yn 
parliau yn anghrediniol. Meddylia llawer fod eisieu dysg gol- 
egawl ar bawb, cyn anturio dysgu ereill ; ac am nad ydyw y Saint 
wedi cael hyny, nad yw yn rhesymol i neb i’w credu. Gan hyny, 
ynte, gosodwn o ílaen ein darllenwyr farn yr enwog Ddr. Dwight, 
ar y pwnc uchod. Edrycher i’r gyfrol gyntaf o’i Dduwiniaeth, 
yn nhud. 173j a cheir gweled a ganlyn : — 

“ Dadguddiad, fel y dangosais, yn ei ddechreuad cyntaf, ac yn 
ei barhad gwastadol, yw y wybodaeth o’r gwir a’r bywiol Dduw 
yn y byd, Dyma y wybodaeth fwyaf ei phwys o bob gwybod- 
aeth^a'r un fwyaf anhobgorol angheurheidiol tuag at ddedwyddwoh 



ODOORN SEION. 


21 5 

Ura. Pob daioni a ellir ei gael, oddiwrth Ddtiw y mae jn rhaid 
iddo ddi.*illio. Ond ni ellir dysgwyl un daii>ni parbaus a sylwedd- 
el oddiwrth Dduw,os ua fydd el'e wedi ei foddloui. Er ei foddloni, 
rliaid ufyddhau iddo, a chyn y gellir ufyddhau iddo, y mae y n 
rhaid ei adnabod. Ond lieb ddudguddiad ni fu ef yn udnabyddus 
erioed yu y byd hwn. Fcdly, tuag at gyrbaedd daioni parhaus a 
sylweddol, y mae dadguddiad yn anhebgorol anghenrheidiol, ac • 
Wwys mawr. ,, 

Pwy erioed a lofarodd yu gallach na’r parchedig hyddy% 
uchod ? Y tnao wedi dangos yn ainlwg nas gellir adnabod Duw, 
heb gaei dadguddiad o hono. Dynagredo y Saint yn gywir. Pol» 
un sydd yn derbyn dadguddiad, oddiwrth Dduw y mae yn #i 
dderbyn, ac nid oddiwrth ddyn, nac oddiwrth lyfr ychwaith. Yr 
hyn aydd yn ddadgudtliad yn yr ysgrythyrau, i’r rhai a’i hysgrif 
tnodd yr oedd yn ddadguddiad, ac nid i ni. Mae yn rhaid i ni 
gael dadguddiad eiu hnuaiu, oyn y gallwn hyth aduabod Duw , 
«anya yr un tfordd sydd i bawb i*w adnabod ef. 0« nad y w eiu 
•yd ddynion yn gwybod y ffordd i adnabod Duw, adyfod i’r gwir- 
ionedd, doent at y Saint i gael eu dysgu, a dysgant hwy iddynt 
▼r hyn a ddy6godd Ieau Orist gynt, sef “ Pwy bynag a wnel* 
«wyllya Duw, efe a gaiíF wybod am y ddysgeidiaetb.” Ewyllys 
Duw yw yr hyn a ddysga ei weision; a'i weision vw y dynion 
hynr sydd yn gwybod eu bod wedi eu danfon ganddo, ac yn 
meddu awdurdod, trwy eu bod wcdi cael eu galw a'u hordeinia 
yn rheolaidd. Gwna pob dyn call gredu dynion felly yn gynt 
nâ’r rhai sydd yu dweyd nad ydyntyn gwybod am t*u danfoniad ; 
tanys y mae y rhai byny, o anghenrheidrwydd, yn hollol anwý- 
bodus o ewyllys eu Duw, 


YR « ÜDOORN” YN GALW I SEION. 

Yr Udgorn sy n udganu ! i Seion, Seintiau ffowcb, 
Rhag haiut a pliob ryw bläau, eich gwared yno gewch ; 
Yn ngwlad y Babiloniaid, caethiwed sydd yn fawr, 

A Duw sy’u declireu tywallt ei bläau yma 'nawr. 

Ni awn, mae ef yn galw, — “ Dewch alîan, fy mhlant i, 
Fel na bo'ch cbwi’n gyfranog o’i phläau creulawn hi. , ’ 
’Nawr gwell yw myu’d, a gadael y Babel wlad yn wir, 
Wrth alwad daer yr Udgorn, cyn delo mwy o gur. 

Can’s daw yr amser etto, pan fydd y wylo’n fawr, 

O herwydd peidio gwrandaw ar weision Iesu raawr; 



tfcöORN »EIOK. 


Ôl« 

A’r iaith fydd gwafddi allan, “ Och, na wrandawscm ni 
Ar lais ein mwyn fugeiliaid ; 'uawr ofer yw eiu cry. 

“ Mae’r rhai a aeth i Seion er gwaethaf llid T byd, 

Yn canu ac yn moli mewn gwaredigaeth glud ; 

Ond ni, rhai withodasom i fyned gyda hwy, 

Sy’n nghauol newyn, pläau, heb obaitii gwared mwy." 
’Nawr, chwi sy’u meddwl ’raadael, a gadael Babel gerth, 

O perchwch Ddnw a’i weision ; bydd hyn i chwi yn nerth. 
Nac ofnwch ddim o’r rhwystrau a ddichon ddod i*ch cwrdd, 
Ond cofiwch am y goron, a’r eistedd wrth y bwrdd. 

Pan ddelo’r Saint i Seion o bedwar cwr y byd, 

Bydd yno w:r lawenydd, heb ddicbell gâs na llid, 

Wrth wledda o’r danteithion, a’r newydd loyw win, 

A phawb yn llawn o guriad, heb neb yn teiralo’n llin. 

Tre Sior . T. K. 


AOORIAD EBENEZER, TY-CWRDD SAINT Y DYDD 
IAU DIWEDDAF, YN ST. SEItYAN, FFRAINC, AR T 
23ain O FEDI, 1849. 

Anwyl Frodyr, Wm. Phillips, John Davis, fy nghydwladwyr. 
a’r hnll Saint, — Llawenydd yn ddiau fydd genych glywed fy mod 
wedi agor lle cyfleus yn nhref St. Servau, i bregethu yr efengyl 
dragywyddol, 3 ’n nghyflawnder ei bendithiun, yn allu Duw er 
iachawdwriaeth i bawb a’i credo, ac a ufyddhao i’w hammodau, yn 
rahlith y Ffrancod, y Llydawiaid a’r Saeson a gyfanneddant y 
lle hwn. 

Y raae hyn yn dystiolaeth i’r holl Saint, o wrandawiad gwedd 
iau gyda’r Hwn a ddywedodd, “ Ceisiwch, &c.’’ Nid oedd y 
gynnulleidfa yn lliosog yn y boreu ; ond yn yr hwyr, yr oedd yr 
olygfa i’r nefoedd a minnau yn orfoleddus. Nid oedd neb o’r 
parchedigion sectyddol yn bresenol i ddangos hyawdledd dysgeid- 
iaeth golegawl, ond yr oedd yno Formon bach oGymru, a tbystiol- 
aeth vn ei galon fod Ysbryd Duw wedi rhoddi iddo ychydig 
“ ensignement” dysgeidiaeth go dda, mewn cyssylltiad â “ lea 
premiers principes du christianisme.” Nid oedd genyf un brawd, 
nac un Jack ychwaitb (y teitl ag y mae parchedigion Cymru wedi 
ei roddi i gannoedd 0 ddynion ieuainc hardd, sydd yn drecb eu 
cymraeriad yu ngolwg Duw nâ’r“ dynion sydd a’u serch arnynteu 
bunain, yn ariangar, yn ymffrostwyr, yn feilchion, &c.), î ddechrea 
y cwrdd 0 flaen y pregethwr; ond gwnaeth hyny ei hun gydag 
byfrydwch, a gallwn ddweyd yn ddiragrith, 



UDGORÄ SEIO!». 


SIT 


" Y Pcntecost— drocs ofnan ífurdd, 

Daetb Ysbryd Duw ì ddecbreu'r cwrdd 

•anjs csfodd gymhorth Ysbryd ei Dduw i weddio a phregethu. 

Ana hanner awr wedi deg y boreu, pregethodd “ Alr. Falie 
Propbet, viz. Antichrist*’ (sef y teitl a gefais gau glergymen , v i r. . 
Parchedigion y )!e hwn), oddiwrth Math. xxiv, 14, “ Et cet evan- 
gile dn royaume sera prêche par tout la terre babitable, e» 
témoignage à toutes les natious, et alors viandra la fin.’’ Cawsom 
wrandawiad da acastud, a diolchwyd i ni ynbarchusyn niwedd j 
«yfarfod, ae unodd yr oll â mi i ganu “ Praise God, from whoa 
all blessings fiow,” &c. Dechreuwyd y cyfarfod yn yr hwyr, ara 
cliwech, trwy ddarllen a gweddio. Nid ocdd geuym gôr o guntor- 
ion i ddyddanu y gynnulleidfa; ond fe unodd y gynnulleidfa X 
mi i ganu “ Guide us, O thou great Jebovab, Saints unto Ihe pro- 
mised land," &c. Traddodwyd darlith mewn cyssylltiad â’r rhan 
ysbrydol o deyrnas uefoedd. Yn niwedd y cyfarfod, fe ddarfu i 
berson o'r enw Mr. Hall, eg’.wyswr, dreulio hanner awr gyda roi ; 
ac wrth ymadael, ymafiodd yn fy îiaw fel hen Gymro yn Uanen, 
a thy3tiodd y buasai yn ymweled â mi eiîwaith. 

Y mae uu o’r cyfoethogion yn St. Malo, wedi rhoddi ei enw i 
mi i fyned gyda’r cwmni cyntaf tua Seion ! Tystiodd gwraig 
foneddig yn y lle hwn hefyd, y buasai hithau yn mvnu gweled 
Seion — “ The city of Zion on the sides of the nortb." Bedydd- 
iais wraig foneddig ar y ÔÜain o Fedi, 1819, am ddau yn y 
prydnawn. 

Y mae ei fawrhydi satanaidd wedi cynddeiriogi yn fawr, am fr 
raod wedi agor lle i bregethu. Y mae yn bwgw th, trwy ei weision 
«refyddol, fy ngosod yn y blarh hole. Un o'i weisioD, mewn 
«yssylltiad â’r Brewery, yn rhoddi gorchymyn i’r toll weithwyr 
“ gofio nad elont i gyfarfod Saint y Dyddiau Diweddaf, oblegid 
fod gwaharddiad i’r cyfryw osod eu traed o fewu cyffiniau projierty 
y cwmpeini wed’yn.” Gallwn gasglu oddiwrlh yr uchod, os oedd 
y Saeson Protestanaidd mor gaeth yn eu gorchyroynion, ac roor 
•falus i wrthwynebu aclios lesu i fyned rhagddo; y maeyn rhaid 
fod y Catholic Priests sydd yn finteioedd yn cerddcd pob lieol, yn 
ofalus i wneyd eu rhan arnynt hwythau : “ ond yr hwn sydd yn 
V nefoedd a chwardd; efe a’u gwatwar hwynt. Fy Dgbynghor a 
saif, a m holi ewyllys a wneir, medd Duw.’’ Amen. 

Yr eiddoch oll yn yr Arglwydd, 

Wm. Howim. 



31S 


WDGORN SEION . 


LLYTHYR O’R COUNCIL BLUFFS AT Y LLYWYDD 
W. PHILLIPS. 

Swydd Pottowatamie, lorwa , , Medi 2, 1819. 
ánwtl Fìiawd Phillips, — Y mae crvn bum mis er pan gwelai» 
ehwi yn Liverpool, ac yr ydwyf yn meddwl na anghofiwch chwi 
na minnau y dydd y caw9om yr olwg olaf, am dro, y naiil ar y 
llall. Y mae yn agos i 8000 o fílltiroedd rhyngwyf a gwlad fy 
ngencdigaeth yn bresennol; ond er hyny, mae y meddwl yn gallu 
ehedeg dros yr eigion mawreddig fel mellten omal dro, i syllu ar 
wynebau fy anwyl frodyr a chwiorydd sydd yn aros yna ar ol ; 
•ithr hyderaf cyn liir weled llawer o honyut yn caulyn i’r wlad 
ëdymunol hon, fel y gallwyf siarad wyneb yn wyneb, a chyd- 
laweuhau yn yr Arglwydd, yn yr un wlad, a than yr un gron- 
glwyd, fel yn y dydJiau gynt. Ond nid gwiw i mi, ar hyn o dro, 
ollwng rliaff i’m teimladau ; rliaid ymwneyd â’r gwaith sydd yn 
dal cyssylltiad à’r holl saint anwyl yn gyffredinol. Y’r ydym ni, 
j Cymry, yma wedi ymranu yn ddau ddospartb ; un dosparth 
wedi myned yn y blaen tua gwaítadedd y Llyn Halen, sef 22 o 
wageni, dan lywyddiaeth y brawd Jouea; y dosparth arall yn 
aros yma i’r dyben o osod sefydliad C'ymreig yn y lle. Bydd hyn 
ju fantoisiol i’r Cymry uniaith a fydd yn canlyn ; oblegid bydd 
bobl o’r un iailb, ac o’r un wlad, a digon tebyg llawer un ag a 
fyddant yn eu hadnabod, ac wedi bod yu nghyfeillach eu gilydd 
lawer tro, i’w groesawi i’r wlad newydd hon ; o herwydd nid oes 
ond Saeson yma am rai cannoedd o tìlltiroedd; — ninnau yn 
ddyrnaid buch o Gymry yn eu plith, yn frodyr a chwiorydd, yn 
mwynhau ein rhyddid fel yr adar, heb neb yn dweyd gair yn ein 
herbyn, ond yu gyfeillgar iawn bawb o honynt. Yr ydwyf fi yn 
by«v yn y ty Ue yr oedd George A. Sroith, yr apostnl, a William 
Rowland o Hirwaeu yn nhŷ Ezra T. Benson, yr apostol. Y’r 
ydym oll, rhwmg dynion mewn oed a phlant, yn 1 13 o rifedi — 
uiwy o rifedi o Gymry yn y gaugen lion, uag oedd yn nghangeu 
Merthyr pan y bedyddiwyd fi ; a gobeilhiaf y parha yn 1 13, hyd 
nes y bydd ychwauegiad ati o Gymru, oblegid nid oes genyf le i 
ddysgwyl rhagor i yrauno â ni, canys Saint sydd yn toi y tir; etto 
dichon an bell i un ddyfod o’r bydoedd uchod. Y mae’r Saint 
Cymreig yn caru eu gilydd yma, ac wedi priodi liefyd. Ni wnaf 
eu henwi yn bresennol ; cewch glywed etto. Yr ydym ni, y 
Cymry, a’n tiroedd, agos i gyd, yn jof'nf'o ein gilydd ; ac y mae y 


ÜDOORN 8EION. 


! 219 

brawd Jones wedi prynu claim tir ag sydd yn 150 neu ragor o 
erwau, ar bwys ein tiroedd ni, ac wedi ei roddi dan fy ngofal i, fel 
anrheg i’r Cymry. Yr ydym yn bwriadu adeiladu ty cwrdd arno, 
mor gynted ag y gallom; ac yr ydwyf yn meddwl na fydd hyny 
ddim yn hir, oblegid mai grym ein gwaith drosodd, ein cynauaf 
gwenith heibio, y cwbl yn yr ydlan. Dymunaf arnoch fy nghofio 
at y Saintyn gyffredinol. Y mae yr holl Saint Cymreig yma yn 
eich anerch, ac hoff iawn fyddai ganddyut weled llong-lwyth yn 
dyfod drosodd y Gwanwyn nesaf. Os gallant gael cymmaint ù 
£7 y pen, gallant ddyfod hyd yraa ; ac os na allant fyned yn 
rahellach, byddant mewn tair blynedd, neu ddwy efallai, â digon 
o ychuin a gwartheg i fyned yn y blaen. Sicr ydwyf o hyn, fod 
rhai yn y cwmpeini hyn ag oedd heb un geiniog yn lanio yma, 
fod ganddynt wartheg a lloi yn bresennol ; ie, ac ni wn i am neb 
teuluoedd yn y wlad yraa heb fuwoh ueu ddwy. Yrydwyf raewn 
brys, a therfynaf gan ddymuno y bydd i’r Arglwydd grasol eich 
bendit’nio chwi a’ch teulu, a’r Saim oll sydd dan eicb gofal. 

Yr eiddoch, &c., 

WlLLIAM MORGAN. 

O.Y. — Mae y brawd Jones am i chwi anfon Abel Evans efo y 
cwmni nesaf, os gellwch ei hebgor. Cewch glywed etto oddi- 
wrtbyf ar fyr dro. Da iawn fyddai genyf gael ateb i'r epistol 
hwn, ac ycbydig o baues fy chwaer Aune. Mae y brawd Jones 
yn cynnyddu yn ei iecbyd, a’rcbwaer Jones a'r plentyn yn eithaf 
iacli. — Saitb punt a ddywedais a f)’ddai yn ddigon i un ddyfod 
drosodd ; meddylied y cyfryw y dichon wario £14, 'ie, £28, ot 
bydd yn dewis, heb symud fawr camrau ar ystrydoedd Liverpool : 
ac os bydd i ryw un neu rai wastraffu eu harian, gobeithiaf na 
fydd neb yn fy meio i am ddweyd fod £7 yn ddigon. Cewch 
glywed etto yn fanylach am brysoedd pethau ar y daitb, a phris- 
oedd y nwyddau a fydd yn anghenrheidiol. Gellwch ddysgwyl 
hyny yn mhen mis, Deu yu gynt efallai. 


NEWYDDION AMERICANAIDD. 

Mae yr holl newyddion o’r Llyn Halen, Council Bluffs, &c., yn 
fwy dyddauus nag erioed, a bwriadau Duw yn cael eu hamlygu 
yn barhaus. BydJai yn dda genym i gael lle i gyhoeddi yn 
gyÜawn vr hyn a ddarllenasom y mis hwn ynghylch y Saint yn. 
y lleoedd uchod; ond ni chaniatà maintioli ein cyhoeddiad i ni 



2ÎŴ 


CD60RN SEION. 


roddi ond rhv w grynodeb byr o’r cwbl, a rhaid i ni ddadwnevd 
•yfran o’n gwaith er cael lle at hyny. 

Gwelsom ohebiaeth yn y “ Liverpool Mercury," yn rhoddi 
desgrifíad ardderchog n Ddinas y Llyn Halon, gan un o wyr ▼ 
byd a fu yno. Dyweda fod lluoedd o'r ymofynwyr am aur yn 
pasio trwy y ddinas hon ar eu taith, y rhai ydynt yn rhyfeddu yn 
fawr wrth ganfod y fath sefydliad bledeuog, mewn llo mor ddy- 
eithr, a’r cyfan dim ond cynnyrch ychydig o fisoedd. Mawr 
oedd cu llawenydd, wedi tcithio cymmaint o atiialwch, i ddyfod, 
7*1 ddisymniwtli ac annysgwyüadwy, i ddyffryn mor baradwys 
aidd a nowydd, lle yr oedd beolydd mawrion, o amryw filltirnedd, 
yn agor o’u blaen, wedi eu britho gan filoe.ld o dai, a g^rddi 
a maesydd eang oddiamgylch yu bywiogi yr olygfn. Yn ofer yr 
•drychent am dafarndai, siopau maagnacliwyr n chrefftwyr, eill 
wyr, &c. ; canys deallasant yn uuinu nad oedd eisieu tafdrndai 
yno, ac er fod yn y lle bob dosparlb braidd o greft’twyr, etto nid 
oedd gati neb amser i oaod eu barwyddion uwcbbeu eu drys- 
au, a chafwyd fod pawb yn eiil io eu buuniu. Ös oedd y Mor 
moniaid yu ladron ac ysjMiilwyr yn y Taleilhiau, bernid nad oedd 
yn bosibl eu bod felly yma, liey rnaent mor bell oddiwrth bawb. 
Mae yntft bawb yn gweithio, ac yn medi o’u cynnyrch eu hunain. 
Rhywheth yn y dull yua y mae’j gohebydd dau sylw yn desgrifio 
T Saint a'r “ Amherodraeth Formonaidd,’’ fel ei gelwir. Bu yn 
gwrandaw Brigham Young yn areithio ar wabanol bynciau, yr 
hwn a’i boddlonai )u fawr ; ac ymddangosai yr holl wrandawwyr, 
y rhai a ddaethent yughyd, rhai ar draed, rhai racwn cerbydau, a« 
ereill ar feirch, yu dra thrwsiadus a honeddigaidd. 

Mue yr hauesion diweddaraf o'r Dyffryn sydd yu y “ Frontier 
Guardian,” dyddiedig Medi 3, yn desgrifío yr holl gnydau mewn 
•yllwr rhagorol, a bod llawer o dylwyth yraur \u cael eu bed- 
yddio yn barhaus, a’r Indiaid oll yn gyfeillgar ac awyddu9 i gael 
eu dysgu a’u gwareiddio. Mae y Saint yn gwneyd hargeniou da 
gyda’r aur-deithwyr, y rhai a roddant dair o wageni trymion yu 
rahen un ysgafn, a phâr o ycliaiu efallai yn y fargen. Prynir 
llawer o bethau yno yü breseunol, yn rbatach o lawer nag y 
gellir eu cael yn St. Louis. Dywedir fod llawer o’r Indiaid wedi 
dyoddef oddiwrth y cbolera. 

Cawsora yr hyfrydwch hefyd o ddarlltìn llythyron oddiwrth yr 
Apostolion G. A.Smith ac E. T. Benson, y rhai a ysgrifenent o 
o Wsrsyll Israel, un pan oedd 208 o filltiroedd o Council Blufi'*, 



UDGORN SEJON. 2Î* 

a’r llall pan oedd 72 o filltiroedd yn nes at y Llyn Halen. Mae 
y gwersyll yn rayned yn y blaen yn gysurus iawu, ac o dan lyw- 
yddiaetli y brodyr ucliod. Gwelsom, yn mhlitb enwau swyddog- 
ion ereill yn y gwersyll, enwau anwyl Capt. D. Jones, Thomas 
Jeremy, a Daniel Daniels — y blaenaf yn farshal, a’r ddau olaf 
yn gadpeniaid ar ddegau. Mae y gwersyll wedi ei rauu yn ddau, 
ac y mae’r Cymry yn nghwmpeini G. A. Smith; ond y mae’r 
ddau gwntpeiui yn cadw yn agos i’w gilydd o hyd. Cynuwv6a y 
gwersyll Americaniaid, Saeson, Cymry, Norwegiaid, &c., ond etto 
mae pawb yn un. Mae y Saeson yn gwneyd yn dda, a’r Cyrory 
yr un fath. M&ent â phob pelh ganddynt wrth eu heisieu, a 
phawb yn llawen ac wrth en bodd ; yn y prydnawnau, or ol cy- 
lymu yr anifeiliaid, gellir clvwed y gwersyll yn dadseinio gau 
ganiadau Seion. DyweJir fod Capt. Jone» yn deall ei waith, a’i 
fod wedi cyflawni gorchestion yn ei wlad enedigol, a dwyn oddi- 
yno ei flaenffrwyth dro» y dyfnder mawr. Mae cyfrif y gwersyll 
fel y canlyn : — 129 o wageui, 4G7 o eneidiau, 125 o wyr, 23 • 
geffylau, 1 mul, 4 pony, 514 o ychen, 243 o wartheg, 7U o anifeil 
iaid ereill, 100 o ddefaid, 12 o foch, 74 o ieir, 22 o gathod, 2Ö o 
gwn, 21 o hwyaid, 4 o dwrciod, 2 o goîomenod ; 157 o ddrylliau, 
38 o bistolion; dwy brioda», dwy enedigaetb, a dim marwolaethau. 
Darfu i’r ymfudwyr gael eu dychrynu i raddau, unwaith nea 
ddwy, trwy fod yr anifeiliaid yn tori yu rhyddion ar ganol nos, a 
ffji yn mhob cyfeiriad, gan roddi llawer o waith i’r gwyliedyddion 
ac ereill i’w hela yu ol. Dyua yr amser yr amcana yr Indi&id 
ledrata anifeiliaid y S&int; ond o hyn allan, trefnir ffordd i’w 
sicrhau yn well, trwy gylymu rhai y tu fewn i gylch y gwer6jll, 
yr liwn a gyfansoddir o’r wageni. Mae y wageni wedi eu toi yn 
gysiirus, ac ynddynt y trefnir y gwelyau i gysgu ; a mynega y 
gwiliedydd oriau y nos, gan ofalu am gysur a diogelwch ei frodyr 
yn mreichiau cwsg. Hysbysir fod cwmpeini Orson Spencer ych- 
ydig o’u blaen, ac befyd yn dra llwyddianuus, 

Yn awr, credwn eiu bod, mewn ychydig o le, wedi rhoddi »yl 
wedd amryw o lytbyron meithion, ac y bydd yr hanes uchod y» 
dra blasus gan ein brodyr a’n chwiorydd Cymreig, tra y maent 
yraa yn hiraethu am fyned i’r wlad well. Mae Brigham Young, 
yn ei epistol diweddar at y Saint yn y Council Bluffs, yn aw'gryma 
wrth y tlodion am fod yn ymarlious, am y daw Saint y Llyn 
Halen, yn mhen amser, yn ddigon galluog i’w cynnorthwy® i 
ddianc allan o Babilon ortlirymus. Henffych i’r dydd, ynte! 



52* 


BD80RN 9EI0N. 


COFNODíON CYNNADLEDDOL. 

SIR FON. 

Ctmmanfa chwarterol y Rynnadledd uchod a gynnaliwyd ar t 
I4cg o Hydrrf, pnn y cymmrradwywyd yn unfrydol fod y'r Hen- 
uriad Thomas Morgan i lywyddu v gynnadledd. Yna y Ìlywydd 
«I alwodd am gyunrychioliad ei gynnudledd, yr li.m'aydd'yn 
cynnnys tair cungen, aef Pontmeniii, D,.i«..'or, a Chaernarfon 'yr 

oll yn gadarn yn y ffydd, ac yn cynnwys 7 o honuriaid. 6 o offeir- 
3 o athrawon • 16 wedi eu bejyddio o fewn v tri mis • t 
cyfanswm yn 58. Sefydlwyd cangen vn Nghaergvhi, a Williani 
Isaac yn llywydd; a gosodwyd Da'vid Willmm's i l V wvddu ar 
Bangor, a Frederici Cros» ar Boiainenai. Bedv.tdiw»'d tin vn t 

gyunadledd, yr liwn hefyd a gadarnlia» v.l VU o! Yi , odd ûaw'b 
yn ymddangoa yn benderfynol o blaid v’flTvdd, uc i f„d v n f «r t 
ffyddlawu uag erioed. ThoÌias .Mohgan, Uyẁydd ' 


SIR GAERFYRDDIN. 

Y drydedd Gymmanfa yn y sir lion, a gynualiwyd yn v Farcli. 
nadfa, yn Nghaerfyrddin, ar yr álain «« llcdref We’di i'r livw- 
vdd agor y gyminanfa, ac anerch y dorf, galwodd a,n gynnrych- 
loliad v gyunadledd, \i li.rn a g.nuwisai II o gangèuau', yu 
cynuwss .j!) ,« henuriaid, 3(1 o offeiriaid, 24 o ailirawon, 17 ' o 
ddiaconiaid, hedyddiwyd er v gymiuanfa ddiweddaf 119 v 
cyfanswm yn 585 Rheoleiddiwŷd 5 o gangenaii newrdd’iou 
sef, yn Llansawel, a W. Tliomas yn llywydd ; vn Pontvbêrem a 
J. Evans yn llywydd ; yn Sl. CJoars, a H. Evauè vn il> wvdd • ỳn 
Cydweh, a J. Treharn yn llywydd ; ac yn Llansaim,' a Ben. 
Thomas yn llywydd. Areilhiwyd yn y gwabanol gvl'urfodvdd, 
gan y bru lyr John Davis o Ferthvr, Thomas Pogh, Wm Jones’ 
Wm. M illiams, Walter Rodge. Jobn Evaus, a B«-u. Jones, Sìc'. 
Yroedd lliaw s mawr o wraudawwyr, a r nli »n foneddiaaidá as 
astud. Talwyd diolch i Faer v dref, a boue.ldigion ereill, am eu 
caredigrwydd, Penderfynwyd fod y gymroanfa uesaf i fod vn 
Llunel i. tìosododd y Uywydd g<‘rbron vr angenrheidrwydd o 
lod gau hob Saint yn ei feudiaut yr Eirgrawn Ysgryth'i rol 
sel y ln fr hwnw ag y collodd ein lianml frawd Capt. D Jones’ 
lawjr o’i gysgu i weddio am i'r Arglwydd roddi iddo i.vfarwvddyd 
ei Ysbryd Glan, ac ymprydio helyd, gvda dyben, fel na brd'dai T 
8aint 1 syrlhìo i dywyllwch. A phe bydddai y llyfr hwn yn 
feddiarino! gan Saint, fe fyddai ilai o waith gau y swrddogion 'eu 
dysgu. Cynghorodd yr holl Saint wneuiliur pob ‘ymdrech ag 
sydd yn eu gallu, i feddiannu y llyfr gweithfawr hwn mor 
fuan ag y byddo modd. Felly terfynwyd y gymmanfa, a phob 
onest ei galon gwedi ei foddloni. 


H. W illiams, Llyicydd. 
SIH BENFRO. 

Cynnaliwyd y gymmanf.. uchod yn Hwlffurdd ar v 4vdd a'r 
5med o Dachwedd ; a chynnrychiolwyd deg o gangenèu, ỳn cvn- 
nwys lo o henuriaid, 12 o offeiriaid, 6 athraw, a 3 diacon; bed- 



T7D00RN SEION. 


tts 

jddiwyd er y gymmanfa a gyunaliwyd yn Ngorphenaf, 74; y 
«yfanswm yn 109. Anercliwyd y gwuhauol gyfarfodydd gan y 
Llywydd, a chan y hrawd Wra. Phillips o Ferthyr, ac ararywiol o 
frodyr ereill. Ymddygodd trigolion Hwlffordd y tro hwn yn eithaf 
anfoneddigaidd, trwy ymgrynhoi yn uniger mwyn terfysgu. Mai 
yn debyg mae eu dial oedd hyn, o herwydd i amryw o honynt 
gael pu dirwyo yn drwm am geisio boddi un o offeriaid y Saint, 
yr hwn oedd wedi bedyddio rhywun, ar ei ddymuniad ei hun, ag 
a fu farw ar ol hyny o*r cholera. Ar y cyfan, cafwyd cymmanfa 
lled dda, ac ymddangosai pawb yn benderfynol. 

J. Morris, Llywydd. 

SIR DDINBYCH. 

Cynnaliwyd cymmanfa sir Ddinbych, ar yr 2lain o Hydref, 
yn vr hon y cynnrychiolwyd tair cangen, yn cynnwys8 hemiriad, 

9 offeiriad, 5 uthraw, a 4 diacon ; bedyddiwyd er y gymmanfa o’r 
blaen, 26; cyfanswm, 109. Galwyd i swyddi 1 henuriad,2 off 
•iriad, I athraw, ac 1 diacon. Sefydlwyd cangen yn Dinbycli, a r 
brawd Wm. Parry yn Idywydd. John Pariiy, Lhywydd. 

SIR FYNWY. 

Cynnaliwyd y gymmanfa uchod ar yr 21ain o Hydref, yn 
NeuadJ y Greyhound Inn, Nantyglo, pryd y cynnrychiolwyd 18 
o gangenau, yn cynnwys 78 o henuriaid, 18 o offeiriaid, 27 o ath- 
rawon, a 23 o ddiaconiaid ; ttedyddiwyd er y gymmanfa llaenorol, 
172; y cyfan yn 692. Rheoleiddiwyd un gangen newydd, a 
galwyd amryw i walianol swyddi. Yr oedd y neuadd fawr yn 
orlawn o Saiut a gwraudawwyr trwy y gwahanol gyfarfodydd. 
Cafwyd grymus weithrediadau Y'sbryd yr Arglwydd yn fwy nug 
mewn un gymnuinfa liaenorol yn sir Fynwy. Cawsom lawer o 
hyfrydwch wrth wrandaw y Llywydd Phillipsyn ein haddysgu yn 
uyfnioii beihau Duw. Thos. Giles, Llywydd. 

SIR FEIRIONYDD. 

Cynnaiiwyd cymmanfa sir Feirionydd, yn Machynlleth, ar y 
4ydd o Dachwedd, lle cynnrycbiolwyd cangenau Flestiniog, Har- 
lech, Machynlleth, Lìanbrynmair, a Thowyu, yn cynnwys 12 o 
henuriaid, 5 o ofîeiriaid, 2 athraw, ac 1 diacou; 6 wrdi eu bed* 
yddio ; y cyfan yn 63. Pregethodd amryw ar yr achlysur. 

Eliezer Edwards, IAyirydd. 

CYNNADLEDD DDWYREINIOL MORGANWG. 

Cynnaliwyd y gymmanfa chwarterol perthynoî i’r gynnadledd 
uchod, ar yr *28ain o Hydref diweddaf, yn Neuadd y Cymreipydd- 
ion, Mcrihyr. Ymgynnullwyd am ddeg yn y boreu, pan yr 
ansrchodd y Llywydd V cyfarfod, yu nghylch eu dyben o ddyfod 
yngbyd. Ŷinhelaethodd ar undeb corff Críst, yu dra effeithiol. 
Galwodd wedi hyn am gynnrycbioliad y cangenau, y rhai ydynt 
ngain mewn rhifedi, yn cynnwys 124 o henuriaid, 83 o ofleiriaidj 
95 o athrawon, a 39 o ddiaconiaid ; wedi eu bedyddio er y gym- 
raanfa ddiweddaf, 332; y cyfanswm yn 2326. Sylwedd y 



254 


CDÖORM SEIŴN. 


Llywydd ar y ddoetbineb o beidio galw mwy o swyddogion nag 
aydd o wir anghen am danynt. Yna wedi i’r ysgrifenydd anerch 
y dorf yn Saesneg, yngbylch teyrnas Dduw, gohiriwyd hyd y 
prydnawn, pryd y treuliwy i y rhan fwyaf o’r cyfarfod i ddyagu y 
Saint, gan y Llywydd. Yna, wedi galw ychydig o swyddogion, 
galwyd ar yr ysgrifenydd i anerch y dorf, yr hyn a wnaeth yng- 
hylch“l:alen y ddaear.” Am cliwech, areilhiodd y Llywydd, 
Ẃui Evans o ltymui, Geo. Byewater, Thos Pugh, Phillip Seix, 
Thos. Giles, John Jones o Gellifaeìog, a John Jones o Sir 
Frycheiniog. Diolchodd y l.lywydd i'r gynnulleidfa ara eu bon- 
eddigrwydd. Penderfynwyd cymmeradwyo llywyddiaeth Brigham 
Young a'i gynghorwyr, y ddeuddeg, ('apt. Jones, a Wm. Phillip* 
a’i gynghorwyr, &c. Cafwyd cymmanfa ardderchog, a’r gynnitll- 
eidfa braidd yn fuy nag arlerol. Rhwng pob araeth, difyrwyd y 
gynnullaidfa gan y cantorion Cymreig a Seisnig, raewn raodd tra 
dylanwadol ; a diau i’r canu wneuthur cymmaiut o îes, yn ei 
gylcli, â nemawr beth arall. Hhybyddiwyd pawb sy’n roeddwl 
yciíudo, i barotoi ar frys. Wm Phillips, Llywydd. 


AÄl RYWIAET H A U. 

Rhtfeddod. — Synai un dyn yn agos i Gaerdyf, ei fod wedi 
•lywed cymmaint â deuddeg o’r Saint, oll yn pregethu yr un petli ! 

Rhyfeddodaü Nefol yr Independiaid. — Yn nghymmyd- 
•gaeth y Brynmawr yn ddiweddar, bu gwr dysgedig yu pregethu 
am ryfeddodau y nefoedd, yr hyn a aebosodd syndod a sobrwydd 
trwy yr holl gynnulleidfa. Dywedai mai y rhyfeddod cyntaf yu 
y Defoedd, fydd gweled rhai yno nad oedd yn feddwl ; yrail, fydd 
methu gweled yno y rhai oedd yn dybied a fyddai; a’r trydydd, 
a'r mwyaf o’r cyfan, fydd gweled ei hunan yno!! — T. G. 

Annhrefn y Bedyddwyr. — Y uiae llawer wedi dyfod at y 
sect hon yn ddiwedtìar,o’r rbai a argyhoeddwyd gan y Cholera ; a# 
yr oeddynt \ n cael eu derbyn yn aelodau fel y canlyn : — lthai 
trwy osodiad dwylaw y gweinidog ; ereill heb osodiad dwylaw; a« 
ereill drachefn, trwy ddebeulaw cymdeithas ! — T. G. 

Siomedigaetii Brelddwyd. — Breuddwydiai rhyw banwr ei 
fod w r edi cael gafael inewu botelaid o yin ; ac yn ei frys mawr 
yn chwilio am lestr er cael dwfr twymn, tarawodd ei droed yn 
erbyn y crocban, nes y deffrodd o’i gwsg cerddedawl; ac, O, r 
Êtth siomedigaetl} a gafodd ! canys bloeddiodd allan, “ O, ua 
buaswn wedi ei hyfed pan ei cefais gyntaf.” — T. H. 

Cybydd — Ymedd awydd ar gybydd gwledig i glywed offeiriad 
y plwyf vn pregethu, ac awydd hefyd i fugeilio ar y mynydd, 
rhag talu neb arall ; ac i’r dyben o gyflawnu y ddau beth, pryn- 
odd yspienddrych er tynu yr eglwys yn nes ato, fel y gallai 
glywed y pregeihu, a chael bugeilio hefyd.—T. II. 


JOUN DATIS, ARGBATFYDÜ, U fcBT H Y B-T Y V F 1 L. 



Itnir. 12- 

" Drt'WCM ALLAN O HONI Hl, 

(Akr b«bilon) ky mhobl i." 

I D (; 0 R N S E 10 \, 

NEÜ 

&rrm j> ẃaínt. 



Cr». IJ RHAüFYH, 1849. [Pris 2</. 






CYNNWYSIAD. 

TUD. . TOD. 

Aibmriaeih iacha» 225 | Amrywiaelaau— 

Aii[:liyfiirMÌiliulilel> Duw.... wi» 

Cyuilioiioii 1 Ymfudwyr.... 23*2 
Ijn a annyd yn Ddall y n cael 

ei jjulwg 234 

A ull y liijrnl ddyfod 1 Ciyf- 

arludyiid y Saml 235 

C«)l >n N iiias ) Llyn Halen 23Ö 

I farwel l*LniC Sciou 23tí 

Cofuodioii Cyunadleddul— 

Sir Abertcili 238 

Cyooadl. Orllewiuol Mor- 

ganwg 239 

Sir Ftìint 239 

Cyuuadledd Ddwyr. Cymro 239 


MERTHYR-TYDFIL: 

argraffwyp ac ar werth gan J. DAVIS, GEORGETOWN; 

AR WERTH HEFYD 

G,n y Saint yn e> ffredinol, a llaner o Lyfrwerth.yr, 
tiwy y Deau a’r Gogledd. 


Darganfyddiad lien Ddinas 239 

lledydd Neilldnol 239 

I Aml-wreigiaelü 240 

' Dyoddvfìadaii Ymfndwyr 
j am Aur.. 240 

flliyfeddod 2-*0 

l’regeihu yn erbyny Saint 240 

Y Parrot a’r Badwr 24') 

At y Gobebwyr — 

Aty Llywyddion oll — 

Gweddio yn yr Ysbryd.... — 
Maintioli yr " Üdgorn" .. (3) 
Cymuiiuifaoedd (3) 


1849. 


AT F.IN OOnrnWYR. Ir 


{JT Man twfywlol o oWI'UriYmu ar law prrnym, r rhal • |ry- 
lior«l(lvii yn nl rti tHUnirdod, (ì wy<i«t«>m im driinlatlao 
gnhrbw.tT niomrdU* K«n i ni fnd v ?» rin hunain, • 

rharl rin aiomi law«*r iro. llr y* >r achoa na r m- 

ddangoaiHÌd rlmi gohrbUelhau y mia h»n a'r uii diorddaf. 

Çv* y gorrliymyninn a mddwn n hryd i hryd vn rin ry- 

liortidiad, i garl ru Ciflawni gan y gaahaiiol lywyddinn, 
nnide hyddant yu rael « u dwyn i brawf. Nid o* a diro yn 
yn rarl ei nrrhrmyn na'i ddy »gu grnym. nad yw y prif 
l«vwydd yn cydayuio Maa yn nfidua grnyro i hrrgrthu i 
ddynion ryaglyd, ar yagrifrnn i ddynloti ca frdraut d-lar- 
lirn, ao tia rwyUysiani d<iv*eti darilrn. Marnl tiirgya 
niwyuion allau o u l»c, ^n gwrthod rydweithiu, ac yn attal 
rreill. 

AT Y LLYWYDDTON OI.L.— Onrchymyn arall a rtnldwyd i ni 
hysbysu i chwi, fod yn rhaid I chwi, grda drchrru y 
flwyddyn newydd, ac o byny allan, i gadw ryfrif o writh- 
rrdocdd pob arlod, mrwn llyfr yn mhnb Cangru, fcl T 
byddo i’w ddacgns etto yn Heion. Onaodcr I lawr ynddo 
yr hyn y mar pob un in gyfranu at rmt yr yataíeil, y 
drml, ac at lyírau, mrgy» yr l’dgoni, a thraethodau rrcill : 
bydd y ryfrif yn dyfod i wyncb pawb yno, a grllir cael 
gwrled pwy fu yo carin y gwaith yn mlani yn Ngbymru, 
fe! y byddo pawb yn carl ci wobrwyo yn ol ri lafor. 

T. TV' — Yn hytrach n% gwahardd gwrddio yn yr Y«bryd, dytid 
nunog pawb i ymeatyn nt y ddnwn honn, frl dnnian ereill. 
Mae gormnd n r»getilu*n wedi bod ar y ddawn hon. 
Gwtnldier aui dani y a byddir yn «icr o'i chael etto. 

'* J. Tìi — s/'^-Nid oes achns i r Saint ddyoddef dim afrcsymol. 
Mae ttllonyddu l$ adJoliad yn gospatiwy gan gyfraith y 
wiad, a bydded i chwi ddwyn v dyhirod hyuy i brawf, frl 
y gwnaed yn ddiweddar yn Abt'rgele. Yuo cafodd rhal 
eu dirwyo yn drwm am aflonyddu y Salnt ; a dywrdai y 
prif ustus wrthynt y buasai y ddirwy yn £4# y tro nrsaf, i 
bwy bynug a droseddai felly eilwailh. Sylwodd hefvd y 
dylai’r Saint gael yr un chwarae teg ag ereiU i addnli, a 
gwae y sawl a’u rhwyatrai. Mae yn ddrwg genym i ni 
fethu cyhneddi yr haues dyddorol oddiyno, gan y brodyr 
J. I'arry ac Abcl £vans. 

u W. G " — Ydyw, y mae yn hnlìol nnweddus i'r hennriaid eistedd 
yn mhell yn oltnewn cwrdd Saint ; ac yu fwy anwrddn* 
fyth i’r cynghorwyr — eu lle hwy i w bod yn agoi i‘r Uy wydd. 

rs- I)vmunwn hyabyou cin dnrllcnnyr ilwy-icilhop fod bcd\ ro 
tTordd yn »wr i pylioeddi pob uuwyddiou wior py ut<-d 
•’r Sti r. 



UDGORN SEION, 

N8D 

©crcn p ^aínt. 


Rhif. 12.] RHAGFYR, 1819 


[Cff. I. 


“ATHRAWIAETH I A C H U S.” 

••Canys daw vr amsnr pryd na ildynddefanl athrawiaeth iachi.»; 
cnhr yn ol en cliwanlan en buiiafn y pentyrjiit iddym eu limiam aibiawoa. 


* »»• fod eu cluMiau 


yn meiuino "—2 Tm. it, 3. 


I’a le V ceir pafael mewn “ aihraniaeth iachvsV’ Mae digon o 
athrawiaethau ereill yn ein hymyl. Gallem reddwl fod rliai yn 
ei chael ar droion ; ond erbyn chwilio, rhyw Armin oeu Galfin 
sydd yn clywed ei athrawiaeth ei liun, ae yn ei galw yn iachus. 
A r oedd alhrawiaeth lesu Grist a'i apostolinn yu athrawiaeih 
lachus ; ond y mae amser mawr oddiar hyny, a dichon lod vn 
anhawdd iawn yn bresennol i gael gafael ynddi. Er hyny, nid 
yw y byd mor eang, os oes athrawiueth iachus i’w cliael ynddo, 
nae geHir dyfod o hyd iddi. Ond cyn gwneyd nn math o ym’ 
chwihad am dani, dylem feddu ei nodau yn gyntaf; ac wedi cael 
ei nodan yn gywir, bydd yn eithaf rhwydd i gael gafael ÿnddi, lle 
bynag y mae. Na ofaled neb pa le y ceir hi, nac wrth ba enw ; 
eanys ei chael yw mater ein hymchwiliad. Wrlh eu nodan, ynte’ 
y mae ei hadnabod ; a gellir gweled ei nodau oll yn y Testameut 
Newydd, yr hwn a ystyrir yn safon gan bob plaid sy’n prolîesu 
“ athrawiaeth iachus." Y mae amser i ddyfod, neu eisoes wedi 
dyfod.pryd na ddyoddefir athrawraetli iachus; ond ni fydd hynr 
• 11 fhwystr, eithr yn help, i gael gafael ynddi. 

Yn awr, ceir dangos pa beth oedd yn alhrawiaeth iachus yn 
amser Cnst a’r apostolion ; a’r hyn oedd yn athrawiaeth iachus y 
pryd hyny^a ddylai fod yn athrawioeth iaohus etto. Nid yw va 





tDftORN SIION. 


busihì i'r hyn a ysíyriiì yn iachns gynt, i fod yn afiachaa yn awr: 
y inao yr hyn aydd yn iarhus i l>arhau íelly o hyd. Yr oedd y 
ryfan a lefarai Iesu Grist yn sicr o íod yn alhrauiaeth iachus. 
T’n peth a lefarodd efe oedd hyn: — “ Ewch i’r holl fyd, a pltreg- 
rthucli yr efengyl i bob creadur. Y neb a gredo ac a f»*dyddier, 
a fydd cadwedig: eithr y neb ni cbredo a gondemnir. A’rarwydd* 
i"D liyn a ganlynant y rhai a yredant ; Yn fy enw i y buriant 
nllan gythreuliaid ; ac à thafodau newyddion y lleíarant; seirff a 
g>»dant ymaith, a c os yfant ddim inarwol, ni una iddynt ddiin 
niwed ; ar y cleifion y rhoddaut eu dwylaw, a bwy a lyddant 
iach” (Marc xvi, 15 — lh). I)vna athrauiaeth iachus.medd pawb; 
oml pwy sydd yn ei phregethu, ac yn medru ei dyoddef? A oes 
rliyw enwad yn athrawiaethu f»*l yna, hehlaw Sainî y Dyddian 
Diweddaf? Nac oes, neb. Y sawl a ddywed nad yw yr arwydd- 
i »n i ganlyu y rh.ii a gredant, a ddywed befyd nad )w athraw- 
iue.th Crist yn iachns; a'r sawl a haera nad oes eisieu arwyddion 
yu aur, a haera hefvd m* wn ífnrdd nad oes eisieu credu a hed- 
yddio, rchwuith ; canys y neb a ali ddiìen un run o’r cotnmissiun, 
a all ddilen y oyfan. Etto, peth arall a ddywedodd Crist oedd, r 
buasai i’r nef a’r d<ia»*ar fyned heibîo, cyn y pallai «n dim a 
ddywododd efe • y mae hyny hefyd yn athrawiaeth iachus, yr hon 
n gydnahyddir gan lauer mewn gair, ond a wedir mewn gweith- 
jod. Un peth nodedig arall a îefarodd ein Harglwydd, yw yr 
hyn a welir yn loan iii, 5, sef. “ Yn w:r, yn wir, meddaf ì ti, Oddi 
eitîir geni dyn o ddwfi- ac o’r Ysbryd, ni ddichon efe fyned i niewn 
i deyruas Dduw * Dyna ailirawiacth iachns etto, yu dangos yr 
a’ighenrheidrwydd anhcbgorol o fedydd dwfr a bedydd yr Ysbryd 
<ílán, cyn y g»*llir myned i mewn i’r deyruas. Etto, athrawiaeth 
iuclìus ddigon a bregethai Pedr ar ddydd y Pentecost, pan y dy- 
"edai, “ Eilifarhewch, a bedyddier pob un o honoch yn enw lesu 
Grist, er maddeuant pechodau ; a chwi a dderbyniwch ddawn yr 
Ysbryd Glâu: canys i cliwi mae yr addewid, ac i’ch plant, ac i 
iì.\wb yn n.hell, cynnifer ag a alwo ein Duw ni ato” (A:t ii, 
38— 39 ) Fe welir mai bedydd er maddeuant pechodau, ac add- 
ewid o’r un Yâbryd Glán i bawb yn gytì'edinol, oedd athrawiaeth 
Pedr. ac nid rhywb«-th arall Arddodiad dwylaw apostolion neu 
henuîiaîd oedd i gyfranu yr Ysbryd hwnw i’r bedyddiedigion ; 
gwel Act. viii, 14 — 19, a xix, Dyna heth yw athrawiaetlì 
iachus etto. Athrawiaeth iachus befyd oedd desgrifio yr Ysbryd 
tëlán \m beth ag ««dd yn t'nriw tai a phorsonau (Aot. ii, 1 — 4), a« 


rrotnN' SB19N. 


227 


yn dwyn nr gof yr hyu sydd wedi myned heibio, «• yu mynegi 
pethuu i ddyfod. Cyn bod yr Ysbryd yn llanw rhywbeth, mn« 
yn rhaid ei fod yn sylweddol a ibeimladwy ; canys “ eylurhad yr 
Ysbryd a roddir i bob un er liesàd’’ (l Cor. xii, 7), yr hyn sydd 
etto yu athrawiaeth iachus. Dyben eglurhad yr Ysbryd yw, fel y 
gallo pawb ddweyd mai Crist yw yr Arglwydd (adn. 3), a thrwy 
hyuy ei aduabod ef, a ttirwy ei adnabod i feddu bywyd trag; 
wyddol ; canys “ hyn yw y bywyd trugywyddol,iddynt dy ndnabod 
diyr unig wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti, Iesu Grist.” Maa 
hyn etto, fel yr holl ddywediadau ereill, yn athrawiaeth iachus; 
ac os oes rhywun am brawf. gwnaed yn unol ag athrawiaetli arall 
o eiddo Iesu Grist, sef — “Os ewyllysia neb wueutbur ei ewyllys 
Ef, efe a gaiff wybod am y ddysgeidiaeth, pa «u ai o Dduw y mae 
hi” (íoan vii, 17). Heblaw yr holl bethau hyn, gwelwu fod 
y dywediadau cauìynol o eiddo Paul yn athrawiaeth iachus hefyd- 
sef — “ Deisyfwch y douiau yshrydol;” “ ua waherddwch lefaru á 
thafodau ac “ na ddirmygwch brophwydoliaethau. ,, Elto, i 
gwpla y cyfan, dyweda yr un apostol, “ Od oes neb yn dysgu ; n 
amgenach, ac heb gytuuo ag iachus eiriau ein Harglwydd le u 
Grist, ac â’r athrawiueth svdd yn ol duwioldeb ; chwyddo y mae» 
heb wybod dim’' (I Tim. vi, 3, 4); ac meddai Taul hefvd, “ Eithr 
pe byddai i ui, n?u i augel o’r nef, efengylu i chwi amgen ná’r 
hyn a efengylasom i chwi, bydded aualht raa” (Gal. i, 8), Bellach, 
y mae puwb yn gwybod pa lath uu yw alhrawiaeth iachus, lel nad 
oes achos ntwyach i gamsynied yn ei chylcb. 

Y pelh nesaf, wedi cael gafael ar uodau athrawiaeth iachus, yw 
mynu gwybod pa blaid sydd yn ei phregethu yn y dyddiau hyr . 
Mae yu rhwydd ddigou i gyrhaedd guybodaetho hyuy, heb fyned 
allan o Gymru. Dilyner rhai o bregethwyr Saint y Dyddiau 
Diweddaf i w abanol eglwysi a chapeìi y wlaJ, er caei gwdled os 
gellir eu dyoddef hwy yno yn dweyd, fel Iesu Grist a’i apoitoliou, 
fod yr arwyddion i ganiyn y credinwyr, ac mai dyledswydd pawb 
y\v deisyf y doniau ysbrydol, a plieidio gwahardd llelai a á tliaf 
odau, na dirruygu prophwydoliaethau ; nac ychwhith i ei‘eng\ lu 
dim yu amgen nag a efengylodd Paul a’i frodyr! Yn íuan ceid 
prawf o hollol gyílawniad prophwvdoliaeih Paul, yr hwn addywed, 
“ Canys daw yr amser pryd na dùyoddeibnl athrawiaeth iachus; 
eithr yn ol eu chwantuu eu hunain y pentyraijt iddynt oa hunain, 
athrawon,gan fod eu clustiau yn merwino; ac «'ddiwrth y gwir- 
iauwdd j tioant ymaith »u •lu*tii»u, ac *t chwadlau y troant./ 



WDOORN flEION. 


5*28 

Mor lythyrenol y mae hyn oll yn cael ei gyúawni vn j dyddiaa 
yma ! Cyfaddefir yn gyffredin fod y Saint yn athrawiaethu yr un 
peth á’r apostolion, os yw eu gwyrthiau dipyn yn atinbebyg ; ac 
atn byny, rhaid tnai seclariaid y wlad, ac nid y Saint, yw y rh.ii 
€ ' na ddyoddefant athrawiaeth iachus.” Er cael prawf cadarnach 
mai hwy yw y rhai hyny, gallwn sylwi arnynt, “ yn ol eu 
chuantau eu hunain, yn pentyru iddynt eu hunain athrawon, gan 
lod eu clustiau yn merwino > ,, ac yn methu dyoddef y geiriau hyny 
a lefarui Crist a'r apnstoliou. Mae yr eglwysi, yn gyffredin, yn 
peutyru eu hathrawon, yn gywir yr un fath á phe gweìid nifer o 
blaut diddysg yn dewis ysgolfeisti i’w dysgu, yn ol eu chwantau 
eu hunain, ac heb ganiatâd eu rhieni, o herwydd eu bod wedi 
difiasu ar yr hen ddull, ac yn dewis meistri a allo chwedleua ! 
Dyna y darlun yn berffaith. Beth yw crefyddwyr y wlad ond 
plant ei8ieu eu dysgu ? beth yw y parchedigion ond athrawott neu 
ysgolfeistri? a pheth yw y “galwadau’’ yn y capeli, ond plant yn 
“ pentyru iddynt eu hunain athrawon, > ’ a hyny hefyd yn ol eu 
ehwantau? Pa athraw bynag sy’n boddio clustiau y plant hyn 
A*i chwedlau Arminaidd, Ffwleraidd, Calfìnaidd, Trochyddol, a 
Mormonaidd, dewisir a chyflogir ef ganddyut yn union, heb ym- 
holt dim â’u Tad sydd fry (neu os ymholant, ni aroseut arn un 
ateb); ac yna, os na pharha i foddio eu clustiau merwinol hwy, 
troant ef yinaith, a dewisant cbwedleuwr newydd! Ai nid dyna 
y gwir am gapeli y wlad ? os amgen, carem glywed. Mor wahan- 
ol i saint y dyddiau gynt, a Saint y Dyddiau Diweddaf! Mor 
hollol groes i reol y Testament Newydd ! Nid plant Duw sydtl 
i ddewis eu hathrawon, na’r atlirawon i ddewis eu hunain ; eitlir 
y inae pob atliraw i ddysgwyl cael ei alw megys Aaron. “ Nid 
c*hwi a’m dewisasoch i,'* raeddai Crist w rth y deuddeg, “ ond m\tì 
a’ch dewisais chwi, ac a’ch ordeiniais chwi’* (Ioan xv, 16). Felly 
hefyd, gorchyuiynodd Paul i Titus aros yn Creta, i ddewis henur- 
iaid neu athrawon i’r eglwysi i’w dysgu (Tit i, 5); canys fe 
wyddai Paul nad oedd yr eglwysi yn ddigon doeth i ddewis eu 
hathrawon eu hunain, na'u hordeinio; ond gallent godi eu dwy- 
law er dangos eu cymmeradwyaeth o ddewisiad y llywydd Tiius 
a’i gyd-swyddwyr. Dyna drefn Sainty Dyddiau Diweddaf hefyd ; 
nid oes hawl gau yr aelodau cyffredin, pe fcyddent fil gyda’u gil- 
ydd, i alw cymmaint ag un diacon. Y fath yw y gwahaniaeth 
rhwng doethinob Duw, ac eiddo dynion. 

Yu awr, pwy sydd lieb weled gyda phwy y pregethir athraw- 



»D«0*.M SEiOM. 


559 

ìneth iachus ? Mae ei nodau wedi eu dangos jn eglur, fel y gall 
pawb sy'n clywed geiriau Criât a'i apostolion yn cael eu hadredd, 
benderfynu ei fod yn clywed “athrawiaeth iachus,’’ yr hon sydd 
yn eisieu arno. Am hyny, ufyddhaer i bregethwyr athraniaeth 
iachus, a gadawer “rhith duwioldeb,’* i gael meddu ei ‘‘gryin hij’* 
ac ua phentyred neb plant athrawon o ddewisiad eu bunain, rhajj 
eu cael “ yn dysgu bob amser, ac heb allu dyfod un ainser i 
wybodaeth y gwirionedd.” 


ANGHYFNEWIDIOI.DEli DÜW. 

Mak yr hwn a wado angbyfnewidioldeb Duw mewn geiriuu, yu 
eael ei ystyried gan ddynion yn gyffredin yn bechadur mawr, ac 
yn haeddiuunol o dàn uffern; tra, ar yr un pryd, y gwadant hwr 
•i anghyfnewidioldeb, os nad á’u geiriau, gwnant â’u gweithred- 
o*dd a’u hymddygiadau. Nid y byd digrefydd yn unig sydd yn 
euog o hyu; eithr, ysywaeih, y mae llawer o’r rhai a ymgyfen. 
wasantar enw Duw Jacob felly hefyd. “Y mae hyna,” medd 
rhywun, “yn waith rhy anhawdd ei brofi.” Nac ydcw, meddaf 
finnau ; ac er prawf o hyny, awu at y gyfraith, ac at y dystiol- 
aeth, a daliwu bmffes y cyfryw yn ngwyneb y rhai hvn ; ac os 
na fyddant yn unol â bwy, " hyny sydd am nad oes oleuni ju- 
ddyut.” Pe çofynem i’r hen grefyddwyr mwyaf gwybodus a 
manylaidd eu barn am Dduw, pa fath Dduw yw efe ? eu hateb 
fyddai, mai “ Duw angbyfnewidiol yw, — yr un o dragywyddol. 
deb i dragywyddoldeb, lieb gyfnewidiad na chysgod troadigaeth 
yn perthyu i’w fawredd, — yr un ddoe, heddyw, ac yn dragywydd.' 
Yn awr, pwy all ddweyd yn erbyn proffes fel yna? Neb.osbydd o 
galon, ac mewn gweithred ; oblegid y mae yu unol á phrotf s 
duwiolion, angylion, cerubiaid, a seraphiaid; ac yn unol hefyd 
â’r darluniad a gawn o’i anghyfuewidioldeb yn y dwyfol wirion- 
edd. Ond y pwnc yw, a ydym ni yn proffesu yr un modd, mewu 
meddwl, gair, a gweithred ? Mae’n wir fod dynion yn proffesu 
â’u genau fod Duw yn anghyfnewidiol, a’i fod wedi, ac yn 
cyflawni ei holl addewidion yn mhob oes a goruchwylîaeth, —yn 
feudithion, ac yn felldithion. Credant pe bai Noe yn gwrthod 
gwneuthur yr arch yn ol y portread a roddodd Duw iddo, yn yr 
hyd, V llcd, a’r uchder; a phe bai yn dewis rhyw fan i osod y 
tfeuestr, hehlaw’r inan y gorclnmynwyd iddo gan Dduw, y buasaì 
yn droseddwt yn erbyn Duw, ac felly fod cau lid Duw ; ac y cô’t 



230 


UDGORN t*ION. 


®f ai deula eu dyfetha yr un modd a’r cyn-ddiluwiaid ereill. Pe 
amgen, profasai hyny Dduw yn gyfnewidiol; a bod cynllun dyn 
yu well na’i gynllun ef. 

■Egl ur y w t íod lliaws crefyddwyr gwlad y Beiblau yn ymhòui 
eu bod yu diysgog gredu yn anghyfnewidioldeb y Duw mawr. 
Haeraut eu bod yn credu felly, a bod y grediniaeth hòno yn unol 

ysgrythyr y gwirionedd, drwy ddwyu enghreifftiau beiblaidd o’i 
augliylnewidioldeb. Dywedant fod Duw wedi cospi pechod j 
cyn-ddiluwiaid, ac wedi para felly i’w gospi yn lsrael, ac felly ei 
fod yn angliy fnew idiol yn hyny. Ac mor wir a'i fod wedi ei 
gospi yn y rhai yna, bydd yn sicr o’i gospi yn ei hoil goleddwyr, 
am eu hanufydd-dod, hyd ddiwedd amser. Gwobrwyai Duw 
rinwedd, ac ufydd-dod i*w ordinhadau, yn yr “ ben fyd’’ gynt ; a 
pharbaodd i wneulhur hyny hyd yu bresenuol. “ Ac inegvs yr 
oedd yn y dechreuad (meddanl) y mae yr awr bon, ac y bvdd yn 
wastad yn oes oesoedd. ,, Dywedant fod Duw wedi anfon ei Fab 
i r hyd i achub pecbaduriaid, ac mai “ efe yw ffordd y gwirionedd 
ar bywyd ond y pwnc mawr yw, a ydynt yu ymddwyn yn 
addas i’r ymhoniadau yna ? Dy wedant (gyda Christ) mai “ ffordd 
gui yw ffordd y bywyd ; ond, mewn àifrif, a ydynt hwythau 
ddim yn ei gwneuthur yn ffordd iydan ? Addefant yn rhwydd fod 
Crist wedi llefaru geiriau tebyg i'r rhai hyn:— “ Oddieitbr geni 
dyn o ddwlr ac o’r Ysbryd, ni ddiciion efe fyued i menii i deymus 
Dduw.” Pe gofynem iddynt pa uu ai credu ai bfdyddio yw y 
ddyledswydd g\mtaf ar ddyn ? atebai rbai yu ngeiriau Crist, “ y 
neb a gredo ac a fedyddier, a f\dd cadwedig,” gan osod y credu o 
Üaen y bedyddio; tra y gesyd y lleill y credu ar ol y bedvddio. 
Ac felly y mae un o’r pleidiau yn rhwym o fod yn gwneuthur 
Duw yn gyfnewidiol yn hyu yna. Pe gofynid iddynt eil- 
waith, a roddodd yr Iesu ryw addewidion i’r credinwyr ? “ Do," 
meddant, “ A’r arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant ; yn 
ly enw i y bwriant allan gythreuliaid ; ac a thafodau newyddion 
y llefarant; seirff a godant ymaith, ac os yfant ddira marwol, ui 
wua iddyut ddim niwed ; ar y cleifion y rhoddant eu dwylaw, a 
hwy a fyddant iach.” Beth pe dywedai rhai o’r dyscyblion wrth 
Grist, mai nid i ganlyu y credinwyr yr oeddynt i fod, ond i gan- 
lyn yr apostolion ; diau y cawsent eu ceryddu yu 11 ym ganddo, 
um iddynt geisio ei wneyd ef yn gelwyddog. 

Yu awr, dyma gydeusdra teg i baub weled pa un a ydynt yn 
credu íod Duw yn anghyfuewidiol ai peidio, guu uad oes genym 



WDOOItN ÍUION. 


531 


Iinní'S fod Crist wfidí gwnputhur yr un cTnllnn arall, wedi 
gorchymyn i’w weísion ei wnenthur ychwaith ; a phe byddai 
wedi gwneuthur hyny, gallasem ei brofi yn gyfnewidiol. Yn nwr, 
os gofynwn i gannoedd o hen grefyddwyr l'ymrii, y rhai sydd yn 
credu fod Duw yn nnghyfnewidio!, n ydynt wedi ufyddhau i'r 
ordinhadau a osododd Crist y ì» ei eg’wvs? ateha llawer «*u bod 
er yn foreu iawn, a dvwedanl eu bod wedi cael eu bedyddin pan 
rn eu fcabandod, cyn iddynt fod vn alluog i gredu ; ac ymfodd- 
lonant ar hyny. Yn a«r, gwelir eu l»od naill ai yn cr**du fod 
Duw wedi cyfnewid ei feddwl er yr amser y sefydlodd ei eglwys, 
neu ynte, fod traddodiadau y tadau yn rhagoraeh, vn **u gwaith 
yn yiufodílloni ar fedydd yn gyntaf, yn 11** otvdu vn gyutnf, fei y 
dywedodd yr Tesu, “ y neh a gredo ac a fedyddier, &«•.*' lílto, pe 
gofynem i’r cyfryw os cawsant eu <f< ì nì o’r dwfr ? yr ateb a gaem 
fyddai, fod ,4 arwydd” yn ddigon. Yr byn a ddengys etr » ru bo<l 
yn credu mewn l)uw cyfnewidiol : credant nad oes eisieu geni 
ond rhan o’r dyn o ddwfr yn awr, pan oedd gynt yn rheidiol geni 
yr holl ddvn o’r dwfr. A phe goíynem iddynt, a dderbyniasant 
gyflawnind o addewidion Duw trwy dderbyniad yr Ysbrvd Glán 
yn ei wahanol weithrediadau ? ” O, na, na," uieddant, gan synu 

ac arswydo ; “ nid vdym yu ei dilysgwyl.’’ Ha, gyfeillion, dim 
‘ k yn ei ddysgwyl,” aie, a chwith.in yn credu mewn I)uw anghyf- 
newidiol, yr Hwn a cìdvwedodd — “a </anli/nanl y rhai a *; jreda'itY * 
Ai nid ydych chwi o’r rhai a gredant yr efengyl ? os nad ydych 
yn ei ddysgwyl, rhaid i chwi ystyried eich bunain yn angrhedin- 
wyr; neu ynte, eich bod yn cr<*du fod Duw wedi cvfnewid, a’i 
fod wedi galw ei addewidion yn ol ! “ Credwn,’’ mediant, “ fod 

Duw yn rhoddi yr Ysbryd Glftn mewn modd ditgelai«l<i yn y 
galon.’' Gwaeth fyth, ynte ; ai nid oedd yn ddigon i cbwi gredu 
fod y Tad a’r Mab wedi cyfnewid, oncl niynwch fod yr Ysbryd 
Glâu hofyd wedi cyfnewid ! Yr Yshryd Glán ag oedd gvnt yn 
medru disgyn megys gwynt nerthol yn rhuthro, nes y hydda* 
dynion yn llefaru â thafodau gwahmedig megys o dàn, ac 
ofnau ei dderbynwyr yn cael eu hymlid ymaith, gan y nerth a’r 
sicrwydd mawr oedd yn gydfynedol ag ef ; — mae hwnw vn awr, 
ineddwch cbwi, yn disgyu n^wn modd dirgelaidd i’r galon! ! O, 
hrysur anwyl, ai meddwl yr ydych fod Ysbryd Duw fel dyn ? fod 
henaint a methiaut yn ei ddal ? ei fod yn wrol pan yn ieuanc? 
ond ei fod yn awr wedi heneiddio, fod ceiliog y rhedyn yn faich 
arno ef? fel nad ali efe mwy fod mewn nerth ac mewn sicrwydd 



2*2 


rDGOP.N 9VI/ÌK. 


manr; ond yn hy»rach yn fethiedig, ac yn gweithio nìenn rnc'él 
éiryeliidd yn y galon ! llhvfe<)d fat!» gy fnenidiad, onite, mewi 
tri o bersonan ag oodd gynt yn gadarn mewn nerth, yn rhyfeddol 
mewn doethineb a gogoniant, yn dyrchafu eu gair goruwch eu 
hcnw oll, vn anghyfnewidiol, ac heb gysgod troadigaeth ! !*• 

gwir fyddai traddodiadol grefyddan ein tadan, O’r fath siomedig- 
• e h gawsai y prophwydi, a’r apostolion, y rliai a’i gosodasant yn 
Dluw cyfiawn, suntaidd, a da; vr un ddoe, heddyw, ac yn 
dragywydd.” önd diolch, wele ddynion geirwir, ie, gannoedd • 
£loedd o honynt ar y ddaear vn a«r, a allant dysiio yn wiríou- 
e Idol ac mewn symlrwydd calon, fod Duw y Tad, a’r Mab, a’r 
Ysbryd Glán, yu anghy fnewidiol ; ac fod y dystiolaetb ho« 
wedi ei chael, trwy ufydd-dod i’r ordinhadau a osodwyd gan 
I isu anfouedig y Tad, a thrwy dderbyniad o'r Ysbryd Glân mcwi 
j erlh megys cyn». Ac yn awr, gwir ddymuniad fy enaid, a« 
awvddfryd fy nghalon, yw gweled fy nhyd ddynion yn ufyddhaa 
i’r un ammodnu, f«*l y cânt wybodaeth o’r uu gwirionedd. Amen. 

p.i foflrt v gallwn wyltort, fort Duw a'iair yr on, 

Oe na chawn nt <>’i Ysbryd, ftl d’wedodd ef ei liun 
Tre-Siêr. T. Hauris. 


CYNGHORION I YMFUDWYR. 

t v n yr hwyli» ein brodyr i’i Môr Werydd, cymmerwn y cyfleus- 
dra hwn i roddi iddynt ychydig o gynghorien er eu Ues. Bydded 
iddynt feithrin Jl<»Uf*' o amynedd ac hir-yraaros, ac hefyd yraddir- 
ied digon yn add«*« idion eu Duw, gan gofio fod yr hwu sydd i’w 
lmrwain a’u llywyMdu yn was iddo, ac wedj ei alw yn rheolnidd 
i ddysgu a chyfarwyd lo y Saint yn mhoh dim. Peidio ufyddhan 
i orchymynion gwas danfonedig Duw, vw peidio ufyddhau iddo 
Kf ei hun. Pan y delo croesau a gwrthwyuehi8dau i w cyfarfod 
ar eu tuith, a pbethau yn troi allan yn groes i’w roeddwl, bydded 
iddynt y pryd hwnw edrych y n ol, a cheisio dwyn ar gof, os ydynt 
hwy wedi cael prawf o wirionedd eu crefydd ; ac os byddant, 
1-ydded iddynt gofio pa fodd y cawsant brawf, os mai trwy ffydd 
yn ngweision Duw. Yna, wedi cael sicrwydd o hyny, bjdded 
iddynt ychwanegu eu fl’ydd etto, a deall raai wedi gweithredu 
tfyd I, y mae dyfod i wybod íod pob peth sy’n ymddangos yn 
groes, yn iawn. Bydded iddynt oll weddio a gwylio yn wastadol, 
yn neillduol dros yr hwn fydd yn «u harwain, Na wrandawer ar 



UD60RN SEION. 


231 


iî« 1> arftll o’i flaonef; canys trwy byny y mae aflwrflfliant yn 
dyfod i mewn. 

Y mae eisieu i’r ynfudwyr fod yn gall liefyd mewn petbau 
tymraorol. Maent yn yrafudo i wlad sy’n hollol wahanol i 
Gymru ; ac, o ganlyniad, y mae yn anghenrheidiol iddynt barotoi 
pob peth anghenrheidiol gogyfer â myned yno. Mae llawer • 
bethau wedi en nodi gan ein fcanwyl frawd Jonea yn y “ Pro- 
phwyJ, M a chenym ninnau yn yr Uugorn ; ac felly, ui wnawn 
yn bresennol ond yn unig nodi y pethau na nodwyd o’r blaen. 
Fe ddealla pawb fod pob math o waith gofiaid, toddwyr, & c., yn 
lawer drutach yn New Orleans, $t. Louis, a*r Council Blnffs, nag 
ydyw yma ; ac o panlyniad, fod yn well i’r ymfudwyr fyned i 
phob math o offerynau dur a haiam ganddynt o’r wlad hon, gam 
na fyddant yn eostio dim am eu c»vio, ond rhyw ychydig ar hyd 
yr af©nvdd. Buasai erydr huiarn, wedi eu gwneyd i'w cariw 
raewn blwch, yn rhatach fwy o’r hanner yma.nag y gellid eu cael 
yr ochr draw. Cofier nad oeg etto siopau gofiaid, &c., yn y Llyn 
Ifalen; ac mai po fwyaf o oflTerynau o boh inath a ellir gael oddi 
yma, mai rhataf i gyd a fyddant yn Seien. Bydd cistaid o offcr- 
ynau haiarn, gwydr, a phethau ereiîl, yn beth nesaf eu gwerih i 
aur yn y wlad hono. Nwyddau sydd eisieu yno, ac nid tir na« 
arian. Cofied y Saiut am beidio gosod y pethau a ddefnyddiant 
ar y roôr gyda y pethau ereill, ond eu cadw ar wahnn, fel y 
byddont wrth law ganddynt yn y llong, ac feí y galler gosori y 
blychau ereill yn holâ y llestr, er cael lie i’r ymfudwyr. Na 
adawer i ddyeithriaid gynnorthwyo yr ymfudwyr yn Liverpoi>l a 
New Orleans, o herwydd eu bod mor barod i ledrata a chodi gor- 
mod ara eu gwaith. Mae digon o Saint a all wneyd hyny dros- 
tynt, os na allant ei wneyd eu hunain. Treied pawb dalu y 
brawd Pratt mewn aur, neu mewn nodau Bank Lloegr. Aur yn 
unig a newidir yn America,heb golled; rhaid colli ycbydig wrth 
newid papyrau ac arian ; ac felly gwell i bawb eu newid yma, a 
myned â dim ond aur ganddynt i America. Bydd yn dda hefyd i 
ddarparu dillad cynhes ac ysgafn, a digonedd o slippers ac esgidiau 
teneuon, gan eu bod yu w ell i gerdded y ddaear dywodlyd sydd 
tua’r Bluffs. Bydd eisieu llawer o gwpauau, ystenau, &c. tin, at 
barotoi bwyd, a’i fwyta, ac at wasanaeth teuluaidd, yn lle rhai 
pridd ; a gellir cael y rhai hyn yn well yn Nghymru nac ym 
Liverpool, os na fyddant yn ormod o annibendod i’w cario. Ym- 
•djsifced pob un farnu drosto ei bunan mewn pethau fel hyn. 



2S4 


VPGOttX KHTON. 


Nid ydyin wedi derbyn gîeybodaeth gywir yngbylcli amier yr 
ymfudiad etto, oni meddyliwn na fydd cvn d'Chreu Chwefror. 
Ilysbysir ni gan y brawd Pratt, y gailai’r Cymry gychwyn yit 
gynt, pe boddlonent fyned gyda'r byd ; ond barnwyd yn »e)l aro* 
wythnos neu ddwv er cael cwmn'iaeth Saint Seisnig. Nid yw yr 
ymfudwyr Cymreig, y tro hwn, ond oddeutu cant, o herwydd na 
chafodd ond ychydig amser i fod yn barod. Dysgwyliwn y bydd 
llongaid dda o Gymrv yn harod i fyned yniailh tua mia Hvdref 
nesaf; a bydded i’r flerinwyr sy’n awyddus i ymfudo, i barotoi eu 
huuain erbyn hyny. 


UN A ANHYD YN T DDALL YN CAEL EI GOLWG ! 

[Allan o'r ** Millfiuiial Star.” 

Caerofior , Tachwedd 2 5, 1849. 

Anwtl Lvwydd Pk\tt, — Gan i ciiwi fod raor garedig ä chy- 
boeddi V llytbyr a ddanfonais atoch, or y 9íi*d o Orplienaf diw. 
eddaf, yn cynnwys hanes o al ! u gwyrthiol Duw, yn iacbàd 
Elizabeth Ann Bounsell, yr hyn a greodd gryn fwstwryn mhlith 
cris i mogion duwiol y ddinas hon ; antoriaf ysgrifenu atoch etto 
a dueyd i’r amgylchiad hwnw achosî llawer i olw yn y tỳ i weîed 
ot oedd yn wir. Ac wrth w»*led, yr oedd Uawer yn gorfoleddu, tra 
yr oedd ereill yn gwatwar, gan ddywedyd, “ Buasai hi yn dyfod 
yn incb, pe buasai yr hemiriaid lieb osod eu dwylaw ariii.” Yn 
mhlith yr olaf, yr oedd dyn hunanol o'r eìiw Cliarles Smith (yr 
hwn svdd wedi ysgrifenu traethawd disylwedd yn erbyn y Saint), 
yr hwn a ddywedodd nad oedd yn ddigon i’w foddloni ef. Yna 
cyramerodd y fam un arall o’i merched, ac a'i gost»dodd ar ei 
gliniau, gan ofyn iddo, “ Syr, a ydyw y plentyn yna yn ddall?** 
Ar ol edrych ei llygaid, atebodd, “ YdywS’ “ Wel,” ineddai y 
fam, cal'odd ei ye.ni yn ddaìl ; ac y mae yn awr yn bedair bì^ydd 
oed ; ac yr wyf yn myued i’w chymmeryd at henuriaid yr eglwys, 
i gael enoinnio eu llygaid ag oìew, ac iddynt hwy osod eu dwylaw 
arni; a gellwcb chwi alwelto,pan gewch araser, i’w gweled â’u 
llygaid yn agored ; o herwydd yr wyf yn gwybod y gwna Duw ei 
gwella, ac y daw hithau i weled.” “ Wel/’ meddai yntau, “ os 
daw lìi byth i weled, bydd yn brawf cadarn." Yn ganlynol, aeth 
y fara â’r plentyn at yr benuriaid, ac eneinniodd yr Hen. John 
Hackwell eu llygaid, ac a osododd ci ddwyîaw arnì, unwaitb yn 
uuig; a gwrandawedd yr Arglwydd ei weddi, fel ag y ina§ r 



IDOORN SEION. 


334 

yilentrn yn »wr yn gailu gweletl â'i dau Iygad, yn gystai á rhy w- 
un arall. Ara hyn yr ydym oll yn teimlaw yn ddiolcbgar i'n Tad 
nefol, ac yn foddlawn tystiolaethu am hyn i'r hull fvd. 

Yr eiddoch yn nheyrnas Dduw, 

Geobge Hallidait. 

O.Y. \ r ydym ni, tad â mam y plentyn, yma yn rhoddi ein 
henwau, fod yr hunes uchod yn wirionedd. 

WlLLIAM BODNSELL, 

£lizabetu Bounsell. 


A ALI/ Y DIGRED DDYFOD I GYFARFODYDD Y 
SAI.NT ? 

ODDiWRrH rai Uythyron a dderbyniasom vn ddiweddar, ym- 
ddengys fod cryu gam ddealltwriaeth yn bod mewn rhai cangenau 
mewn perthynas i hyn. Yr ydys wedi dysgu o'r blaen, ond 
efallai nid mewn ysgrifen, gan Capt. Jones ac ereill, nad oes hawl 
gan y Saint i wahardd neb i ddyfod i’w cyfarfodydd cymdeith- 
asgar. Dangosa Paul befyd yn I Cor. xiv, 21—25, fod y digred 
a’r annysgedig yn arfero) o ddyfod i blitb y Saint yn yr amser 
gynt. Felly, dealled yr holl lywyddion fod gau bawb ryddid i 
ddyfod i holl gyfarfodydd y Saint, os ymddygant yn weddus; ac 
os bydd rhywun, or tu arail, yn chwennych atJonvddu y cyfar- 
fodydd, y mae cyfraith y tir i’n hamddiByu : ond cofier nad oes 
neb i w derbyn íel brodyr oud sydd â phapyrau argratfedig gan* 
ddymt. Gellir dangos i r digred drwy hyn eÌD bod )’d eu hystvried 
megys yn anwyl genyra,er ein bod yu dyeilbrio cymraainl vn ein 
dull o addoli. Beth sydd yn super yr Argìwydd a tbrstiolaethau 
y Saiut, na wnaut ddeuu, ar droion, y penaf o bechaduriaid, a'u 
troi o gyfeiliorni eu ffyrdd ? Pregethu, mae yn wir, yw prif offer- 
yn argyhoeddi y digred, ac nid y doniau ysbrydol; ond v mae, er 
hyny, lawer o rai onest wedi eu hargyhoeddi mewu cyfarfodydd 
íelly, lle mae’r Saint yn lystiolaethu ac yn ymarfer y doniau, &c. 
Älae digon o ddeelhineb gan yr benuriaid, ond ei ymarfor, i 
ddwyn pob pelh yn mlaen yn weddus ac mewn trefn, fel na fydd 
achos hoìi yn feunyddiol ynghylcb petliau o'r fath. Ni fydd achos 
i r caugenau sydd yn anwybodus o'r pethau uchod, i gyfnewid 
dira y r n eu dull o gyunai eu cylarfodydd, o herwydd presennoldeb 
y b . Td ; can . vs cyfarfodydd i’r Saint fyddaut o hyd, a’r Saiut fydd 
i’w hadeiladu. 



256 


UDOORN SEION. 


GWYL YN NlNAS Y LLYN HALEN. 

Ar y 21ain o Orphenaf diweddaf, cynnaliwyd gwyl nodedig yn 
Ninas y Llyn Halen, er coirudwritteth blynyddol am ddyfodiad y 
Llywyddion Yoang a Kimball, yughyd á*r pioneers , i’r Dyffryn. 
Dihunwyd y trigolion yn foreti gan ruad magtielau a pheroriaeth, 
ac yua cariwyd y côr pres cerddorol mewu dau gerbyd trwy y 
dditius, gan ddychwelyd i’r bower erbyn saith. Adeilad yw hwtiw 

0 goed, ac yn 100 troedfedd o hyd wrtb fiO o led ; oud ut wasan- 
aeth y dydd, codwyd oddeutu 100 troedfedd o dò bob ochr i’r 
adeilad, er cael lle i'r dyrfa i ginidwa, 

Am wyth, wedi codi y faniar genodlaethol (6ó troedfedd o hyd) 

1 ben Puwl Ithyddid (104 troed. o uchder),a’i chyfurch gan chwech 
gwn, caniad cloch Nauvoo, a sain cerddoriaeth ; galwyd y tor- 
feydd yughyd trwy yr un offerynau, tra y darparai esgobion pob 
dosparth eu gwahanol faneri. Am chwarter wedi wy th, cychwyn- 
odd llywyddiaeth y stake, y deuddeg, a’r cerddorion, i drefnu yr 
orymdaith, wrth dŷ Brigham Young, yn ol cyfarwyddyd Loret.ío 
Suow, J. M. Granl, a F. D. Richards, yn y dull canlyuol : — 

H. S. Eldrige, marshal, ar farch, tnewn gwisg fìlwraidd. 

Côr Cerddorol. 

Deuddeg Esgoh, a’u baneri. 

Tedwar ar hugain o wyr ieuainc, niewn dillad gwynion, a scarfftu 
gwynion am yr ysgwyddau deheu, a choronigau ar eu penau, 
pob un yn cario yn y llaw ddeheu Fynegiad o Annibyn- 
rwydd a Flurf.ly wodraeth yr Unol Da'eithiau, à 
chleddyf mewn gwain yn yr aswy; a chariai un 
fanìar hardd, a “Seion yr Arglwydd’* arni. 

Pedair ar hngain o ferched ieuainc, mewn gwisgoedd gwynion, a 
scarffau gwynion am eu hysguyddau deheu, a thorch o rob- 
yuau gwynion atn eu penau, pob un yn cario y Beibl a 
Llyfr Mormon , ac un yn dwyn baniar, ac arni 
“ Henffych i’n Blaenor.’’ 

Newel K. Whitney, Esgob. Thos. Bullock, Ysgrifenydd. 

John Smith, Píitriarch. 

Brigham Young Parley P- Pratt Chas C. Rich Daniel Spencer 
\> iilttid Richards Heber C.Kimball John Taylor Erastus Snow. 
D. Fulmer. Willard Snow. 

Deuddeg Esgob, yu cario eu baueii. 

Pedwar ar hugain o henafgwyr, yu cael eu harwaio gan Isaao 
Morley, Patriarch, a phob un â ffon wedi ei phaentio yn goch 
ar V peu uchaf, ac ysuodeu wen wrth y top; ac un yn 
dwyn V faniar â’r cleisiau a’r gweliau, ac arui y 
geiiiau, “ Rhyddid a Gwirionedd.’* 


PDGORN SEiON. 


as7 


rychwynodd yr oryradaith oddiwrth y tý am naw o’r gloch. 
Darfu ir meibion a’r merched ieuainc ganu hyinn trwy yr heol, 
a rhuai'r maguelau a'r drylliau, tra yr oedd cloch Nauvoo yn dra 
thafodrydd, a r awyr yn cael ei llanw â thôu araf y cerddorion. 
Ar ol cyrhaedd y bower, cafodd yr orymdaitb ei groesawi a bloedd- 
iadau uchel, &c; ac wedi gwaeddi, “ Henffych i Lywodraethwr 
IJeseret, daeth uu o'r pedwar mab ar hugain i ben yr esgynlawr, 
gan anrhegu Brigbam Young â'r Mynegiad o Aunibynrwydd a 
Hurf-ly wodraeth yr Unol Daleitbiau, yrhwn a ddarllenwyd gan 
Mr. Erastus Snow. Wedi hvny, cafwyd y pleser, yn gymmysg â 
phethau ereill, o glywed y tri pedwar-ar-liugain yn canu, a'r hen- 
afgwyr yn anerch Brigham Young ar achlysur yr wyl. Yna an- 
erchwyd y miloedd gan Brigham Young, ÍCimball, ac ereill, yn 
dra hyawdl ac effeithiol. 

Y peth nesaf oedd y giniaw. Wedi i’r gwahauol esgobion ar- 
wain eu dosparthiadau at y byrddau, bwytaodd oddeulu saitli mil 
yn flasus o ffrwyth y ddaear, a chynnyrch eu dwylaw, gan roddi 
cyfran i’r ymdeithwyr a'r Iudiaid. Gwledd ydoedd na welwyd ei 
bath, er gweled o'i chyfranogwyr bedwar ban y byd. Yr oedd 
pawb yn llawenhau yu y mwynhad : ni chlywwyd y fath belh â 
Hw, ac ni welwyd tebyg i feddwyn yn y lle— nid oedd dim i aûmi. 
yddu undeb, heddwch, a phleser y dydd. Wedi hyn, amgylchyn- 
nyd y dorf gan yr esgobion a’u baneri, y meibion a’r merched 
ìeuainc, a'r henafgwyr, y rhai o orymdeithient oddiarogylch, gan 
gunu cauiadau Seion, yn nghlyw y gloch a rhuad y magnelau. 
I ua, wedi treuiio peth amser i adrodd y llwuc-destunau penaf a 
glybuuyd erioed, ac areithio yn gampus, a chunu yu orfoleddus, 
diweddwyd y dydd gwyl pen blwyddyn cyntaf yn Ninas y Llyn 
Halen, gyda dymuniad i weled ei gyffelyb etto. 

Treuliwyd dydd gorfoleddus arall hefyd yn Council Bluffs, ar y 
ílfed o Fedi, yr liwn a achoswyd gan ddyfodiad A. W. Babbitt, 
Ysw., o’r Llyn Halen, efo llythyr-god yr Unol Daleithiau, yn 
cynnwys newyddion am gynauaf da yn y lle hwnw, a bod y wl'ad 
we li ei gwneyd yn Dalaeth Deseret, ac mewn gobaiih o gael rhan 
yn yr Undeb. Wedi cerdded, ciniawa, canu, a phob peth arall, 
tertynwyd trwy ddawns ddifyrus a diniwed, fel V ceir esiamplau 
myuych s hyny yn yr ysgrythyrau. 

Beth a ddywedir, wyddis, gan y rhith-grefyddol ara ryddid 
plant Seion ? Ofnwn y byddant yu bechaduriaid heb eu bath) 
o herwydd y saethu a’r dawnsio ! 



FFARWEL PLANT SEION. 


Cyfeillion sy’n anwyì, a cheraint sy’n agnn, 

A’r wlttd lle ein ganwyd «y’n felys i'n bryd ; 

Er hyny ymfudwn, yn ol y gorchymyn, 

I guel eiifeddu rhan arall o’r byd: 

Piant ydym a anwyd i deyrnas y nefuedd, — 

Ni pherthyn gwlad Cyraru ddim inwyach i ui ; 

Ar dir yr Auierig y inae’n hetifeddiaeth, 

Can’8 yno mae’r Arglwydd yn galw ei lu. 

Aiae’r hyd i ddyoddef gan heinliau a phiäau, 

Mae’r phiolau i’w tywallt gan engyl o’r nef ; 

Mae Cymru i yfed o’i ctiwpan llawn hithau, 

A uinnau raid gychwyu ar frys tua thref. 

Mae’r dyfnder yn arw, a’i lwybrau yn feithion, — 

Ond diolch fod genyra ni Dad wrlh y llyw ; 

Gwnawn roddi ein huuain yn ddiogel i'w ofal, 

Gan gredu y cawn ni yu Seion gyd-fyw. 

Ffarwel i bob Cymro, hoed gyfaill neu eìyn ; 

Daw pawb sydd yn onest i gan’yn ein hol ; 

Wrth ’rheiny nid ydym yn canu uu flíarwel, 

Can's creiìwn na fyddaut forwynion fydd flol. 

Yn iach i dir Gwalia 1 fTdrwel, ynys Brydaiu ! 

A groesaw, Auierig, lle casgla plant Duw, 

I gndi tý’r Brenin, a’i ddines ardrierchog, 

I ddysgwyl ei auwyl Fab Iesu i fyw. 

Adieu to old Carabria! farewell, isle of Britain ! 

And hail to the country thut’s f»»r in the west ! 

We Saints are cominanded to flee from all nalious, 
And seek for a reluge and lattf'r-day re>l. 

God '9 words are fulfliling — his children are gather’d — > 
His threateiPd great vengeance is ready at huud ; 

Then speed our vessel, O Lord, on tbe ocphîi, 

That we all inay basteu to Zion‘s fair lund. 


COFNODION CYNN ADLEDDOL. 

SIK ABERTEIFI. 

Gymmanfa gyntaf y gynnadledd uchod a gynnaliwyd yn Msrch- 
natty Liandyssil, ar yr I leg o Dachwedd diweddaf. Dechreuwyd 
am ddeg, pryd y cyanrychioiwyd peduir o gangenau. yn cynnwys 
10 o hetiuriaid, 8 o offeiriaid, 3 o athrawon, a 2 o ddiaconiai t ; 
6 wedi eu bedyddio yn y ui mis diweddaf; y cyfhuswin yn <>U. 
Yr oedd y lle vn orlaun o wrandawwyr trwy y d>dd. AnercliwMÌ 
y gynnulleidfa, yn y gwahauol gyfarfodydd, gi»n Lywydd Cymru, 
ii. Williams, Wm. Rees, W. Joues, David Jertoiy, a 1». Kvani. 


UDtORN SFION. 


239 


Cdfwyd gtrrandawiad astud, ac ymddygodd y dorf yn fonoddig- 
aidd Argoeüon daam lwyddiant yn yr amser dyfodoi. — Alfred 
Clark, Llywydd ; Jatnes J.unes, Ysgrifenydd, 

CYNNADLEDD ORLLEWIN OL MOROANWG. 

CvnnaMwyd trydedd gyra naufa y gynnadle ld uchod ar y 18fed 

0 Dachwedd, yu y Tradeshall, Aheriawy Wedi dechrru arn 
ddog, galwyd ara gvnnrychioli.id y gynnadledd, yr hwn sydd fel y 
ciinlyn: — Ì7 o gangenau, 55 o henuriüid, 31 o olfririaid, 25 * 
athrawon. a 13 o ddiaconiaid ; 52 wedi eu hedyddio er y gynnad- 
]>*ld o‘r blaen. Anerchwyd y cynnuìleidfHoedd gan y brodyr W. 
I’iiillips, Tnos. Pugh, Williara R«es, E. Williams, a John Price. 
Penderfynwyd yn unfrydol fod holl aelodau a swyddogion y gyn- 
nadledd hon i lynu wrtlr d lysgeiaiaeth y Llywydd Philíipa a'i 
gynghorwyr o hyn allan. Caiwyd cyfarfedydd auarferol o dda. — 
Thomas Pugh, ÌJywydd; V. Sihbs, Ysgrifenydd. 

SIR FFLINT. 

Cynnaliwyd y gynuadìedd uchod yn yr Wyddgrug, ar y 1 !eg o 
Dachwedd, raewu lle perthyuol i west«ly y Lìew Du. Cafwyii fod 
\ gynnadledd yn cynnwys 10 henuriad, 7 offririad, 2 athraw, ac I 
diacon ; 3 wedi eu bedyddio ; cyfans«m yn 64. Galwyd peilwnr 

1 swyddi, a dewiswyd Robert Jones, Bagillt, i fo<l yn gynghorwr 
i John Dii'ies. Anerchwyd y gwyddfodolion yn Gyraraeg a 
Saesneg, gan y brodyr Ahel Evans, John Dnvies. Jr»hn Jaines, ac 
ereill; a threuliwyd y dvdd yn wresog yn yr Ysbryd. — Jolm 
I)avies, Llywytld ; Thos. Green, Ysgrifenydd. 

CYNN ADLEDD l)l)W YREINIOL CYMFU. 

Cynnaliwyd y gyimnanfa uchod ar y lleg o Dachwedd y n 
Nghasnewydd. Cynnrychiolwyd 23 o heuuriaid, 14 o offtdr- 
iuid, 12 o athrawon, a 4 o ddiaconiaid; wedi eu hrdyddio er y 
gyromnufa o’r blaeu, 40; cyfanswui, 363. — William Hensbaw, 
Llywydd. 


A M R Y W I A E T H A U. 

D.\rg anfyddi ad hen Ddînas. — M ue Mr. Sq«ier, golygwr vr 
TJnol Daleithiau dros Aroerica Ganolbarthol, wedi dtirganfod 
adfeilion hen ddinas arall yno, wedi ei chladdu, neu y peth nesaf 
i hyny, o dan coedwig, oddeutu 150 o filltiroedd o Seou. Des- 
grifia ef yr adfeilion fel yn tra-ragori rr.«;wn gwychder saerniol ar 
eiddo Palenque. Dyna dystiolaeth elto o wirionedd Llyfr 
Mormon. 

Bedydd Neilldcol. — Ar y 7fed o Hydref diweddaf, darfu i’r 
Parch. Daniel Evans, Nazareth, yu Sir Gaerfyrddio, fedyldio 
dyn yn afon Pontyates, trwy fyned al ymyl yr afon, a chodi dwfr 
â’i law, a’i dywallt ar dalcen y bedyddiedig ! ! Beth a allai frad- 
ychu y daenell yn fwy, nâ gadael y basin cyfleus er myned i 
gyrchu y dif*ryn â'r llaw o’r afon ; 



TTDGORN ÍEION. 


240 

■A mi. wrbioîaf.TH — Darllenasom mewn newyddift'lur y* ddlw- 
rddar. fod pob dvn ieuanc yn y Liyn Halen yn meddo oJd*utu 
iigain o wragedd bob un, a’r hen fobl oddeutu deg bob un ! 
Rhyfedd y fath newydd. A ydyw yn gwlawio gwraged J yno, 
tybied ? neu, a ydyw y rawyrifyn dewis bod heb un, er mwyn i 
ychydig i gael eu diwallu â gorraodedd ? 

I)voni»EFiADAU Vmfudwvr am A v k.~ D y we.la papyr Ara 
ericanaidd, sof y TraueUer, fod dyoddefiadao yr ymfudwyr ucbod 
yn ddrwgiawn,yn neillduol eu gwragedd a’u plant, Goifu i rai 
fwyta cig eu mulod i’w cadw rbag newynu, ac yr oedd ereill ag 
oedd yn mhellach yn ol yn trengu yn ngolwg esgyrn v rliai oedd 
wcdi trengu yti flnenorol. Mae y Saint,wrth deithio yn fwy tref- 
i* 08 , a tlisin arweiniad gwell, yv gocbelyd pob caledi o'r fatb, ac yn 
cyrhaedd eu dinas yn ddiangol. 

Gweledigaeth.— Dygwyddodd i un chwaer gyda’r Independ- 
iaid, yn Bethesda, Merthyr, tra vn cymuno yno yn ddiweddar, 
weled Iesu Grist yn ngwaelod y cwpan ! — .). R. 

Rhyfeddod. — Mewn llytliyr o Ddinas y I.lyn Ilalen, hysbysir 
md yw y cricÌHÌd wedi Dtweidio y cnydau eleni, fel arferol; ond 
bod llnwer o filoedd o wylano.l wedi dyfod yno yn gynnar yn v 
gwanwyn, a gwneyd rhyfel á’r criciaid, a u gorclifygu, fel nad oes 
uîi o honynt yn awr i’w gwele.l yn y lle. Gwelid y gwylanod bob 
borcu yn ehedeg ara filltiroedd o’r Llyn, i chwilio ara y criciaid ; 
a’r peth mwyaf hynod oedd, nad oeddynt yn byw arnynt, ond eu 
chwydu i fyny yn gyfain, ao felly yn parhau i'w llyncu a’u 
chwydu trwy’r dydd, gan ddychwelyd i’r Llyn bob nos i orphwvs. 
Mor debyg i wyrth y sotì ieir yn ngwersyll yr Israeliaid yn yr 
araser gynt. 

Phegeth yn erbyn y Saint. — Pregethai Trochwr seìog yn 
erhyn y Saint, oddiwrth I Cor. xiii, 8. Bloeddiai yn aral yn ei 
bregeth, “ Prophwydoliaetliau wedi pallu, tafodau wedi peidio, a 
gwybodaeth wedi diflanu, g\*fôi)lion hach.” Ar ddiwedd y cwrdd, 
•ynuygodd yr hen ddiacon swllt iddo. “ Wel,*' ebe’r parchedig, 
44 chwi ydyw yr un cyntaf a gynnygodd swllt i rai ara hona.” “ Pa 
beth ydych yn arferol o gael ara dani ?” ehe’r diacon. “ Coron,” 
meddai yntau. Yna gofynodd y diacon os ocdd yn siwr o hyny. 
* Ydwyf, yr wyf yn gwybod hyny,’’ ate.bai y parchedig. “Wel, 
mi welaf yn awr,” ebe y diacon, “ nad yw gwybodaetb wedi di- 
flnnii, fel y mynech i ni grcdu gynneu.*’ — T. H. 

Y PAROT A’R BADWR. 

“ Cant punt nra fad!’’ medd parot pan ar foddi ; 

A badwr ddaeth mewn pryd i’w ddiogelu. 

’Nol dwyn y parot at y teyrn a’i piodd, 

D idleuai’r hadwr am y “ cant pun 1 ’’ giywodd 
“ Fe gewch/' medd yntau, ’rhyn a dd’wedo’r ’deryn;” 

A bloeddiai liwnw, “ RhoJdwch rot i’r delffyn !'* 


J«HN 0ATIS, ARGRAPPY0D, M t R T H V R-T Y V F l L. 



UDGORN SEION, 

NIl’ 

SEREN Y SAINT; 


YN rtNNWTS 


EGWYDDORrON “ GORUCII WYLI AETH CYFÍ.AWN 
DER YR AMSEROEDD,'» 


UIWN 


TRARTHODAU. LLYTHYRON, HANESION , 
PÎIYOYDDI AETH, &c. 


“ Nyui a iachasom Babiloii, ond nid artb bi yn iach ; gadewch lii, ac a»i 
t>awb i’w wlad : canys ei barn a gyibaedd i'r nefoedd,ac a dderch::fuvd hvd 
yr wybrau — J er. li,9. 

“ Diiug rhagot, yr efengyles Seion, i fynydd nchel.” — E>v. u, 9 . 


C Y F R O L I L 


MERTHYR-TYDFII.: 

ARCRAFFWYD, CYHOEDDWYD, AC AR WERTH G.AN J. DAYTS, 
NANTYGWENITH, GEORGETOWN. 


1850 . 







:/ 


v 

Wv fjr 


«á< • 


.•\v yt- .-.r ^ .1 <u1 iX> 


| Al # l»*>«' 


«VŴaŷ*»»i * î»f * ■ 


■ ■ <■» 1 ! v <a . 

V.-Ì.Ì>ÍM *M8tl«Ẃ.*» .«•OOUtlM.»’ •• ; 

’ ,iV Uti»lr.« /■«»«'• I. J • '■ 


.. • ' -• 

(P %#M»I *ŵ» 


v w .... •• ẃ*r. - — 


*' " . ,u.« wn» .«'•:* • Î’* »« 


4» •/ .>«»• ‘ 

*‘T- ••< 


►Mi p*. 

K*'*< 




.. ... ' 

v* • < 

W* 5 ẃ’> 


' f 


P.t 




f/ . :íl 

.INWIWMp *‘ ,n • > 53» 


«<81 
1 %V < 




RHAGYMADRODD. 


Asn \ i . Ddarlle *v«,-We!c ui wedi bmj uu flwyddjn arall 
etto vn chwjihu vn ein Hi dgorn, ac ar ei diwedd 'teimlwii vn 
ddiolchgar i DJuw am ei ofal am dauom ni a'r holl Saint. Buôm 
jn gwueuthur ein gnreu y flwyddyn hon, fel y llwyddyn o'r blaen, 
i udganu y petliau a glywsom o Seion, n gwyddôm 'i ni gh wed 
petliuu ardderchog. ,Mae ein darllenwyr ystvriol wedi derbyn 
budd a lles oddiwrthym, tra y gall y rhai esgeuìus fod yn amdtli- 
fad o'r wyhodaelh wirthfunr a gynnygiwy-J iddynl. Vr Uduorn 
yw llais îsbryd Duw yn Nghyinru; ac nad pwv svdd vn ei 
chwythu, geiriau y bywyd yw y rhai a roddir alian’ Tyslinl. 
aethwn hyn yn eofn, canys ieimlwn Ysbryd y hywyd o’n inewn, 
yr hwn sydd yn cyd dystiolaethu â'n bysbryd n> ; ac am byny,' 
gwyddom mai gwirionedd a lefarwn. Pwy bynag sydd yn iioffi 
sain Udgorn Seion, neu lewyrch Seren y Saint, gwyddom ei fnd 
yn derbyn bywyd adnewyddol o fis i fis, ac o flwyddyü i fl«yddvn, 
acy mae megyspren ar làu afonydd dyfrnedd, v’n dŵyn ei ffrwÿtli 
yn ei bryil, MaeyrUoGOitN yn rhybyddi.i ý Saint i barotoi a 
ffni O Babilon, a saif y Seren megys yn y flurfafen i'w golenu. 
Na d.librisied y genedl Gymreig ein sain a'n goUnni, onide nis 
galluut fod yn ger.edl i Dduw. Gŵyr y Saint pa fodd i ymddwyn 
tuag atoui, oblegid gwyddant o ba fara y bwytawu, ac o ba ffvn- 
non yr yfwn, er eu gwasanaethu trwy gyfrwng yr Udgorn ne’u'r 
Sereii, Ni plierthyn i ni ein hunain nnd ein gwendi.i a’n han. 
mherffeithrwydd; Duw bia y Irysor sydd yn ein llestr pridd, a 
hnnw yw yr uuig beth a werthfawrogwn, oblegid gallu Duw 
ydyw. Nid mewn gailu dyn efo’i iaitli fawreddog a’i ddvsg ddofn 
yr ymddiriedwn, ond mewu gallu ag sydd yn sibrwd raeddwl 
Duwyn mynwesei blant — nid iaith y cymmrsgedd, eithr cyfrwng 
siarad y pur o galon. 

Bellach, annyl ddarllenwyr, dymtuiwn dangnefedd i chwi, a 
diolchwn o galon am y gefnogaelli a roddasoch. Mae eir. 
gobebwyr a'n dosparthwyr yu ein cof hefyd, a chânt eu gwobrwro 
am eu gwaith gan Dduw holl-gyfoethog. Mae y flwvddvn 'ar 
derfynu yu awr, a gelwir ninnau i faes IS5I i udganu yr’UDcuRN 
ceiniog bob bythefnog; a gobeithiwu y cawu ein derbyn geuych 
yn fwy awyddus nag erioed. Gweddiwch drosom vn ddibaid' a'r 
Arglwydd a'ch bendithio oll, trwy Iesu Grist. Amen. 

Yr eiddocb, yn rhwymyn yr efengyl, 

John Davis. 


Rhagfyr 23, 1 850. 



1 I! U- 

.. 18 


CYNNWYSIAD. 

TDB. 

Llythyr o Ffrainc 81, 198 233 

LlHhyr oddiwrlb Capt. D. Joiies 
ât V Llywvrlil W. Plrillips .... 105 
Llythyr oiliiiwilh Abel Evans, o 

Conncil Bliiil's 185 

Llythyr oddiwrlh W. Mnrgans.... 180 
Llylhyr o Ddinas y Llyn Halen 


20 

37 


Fawr . 


281 


Anerchiad yniadawol A. Evans.. 

A ydyẃ' lywalltiad yr Yslrryd yn 

caliv am fwy » arian?.. 

Aivn. awn tna Seion 

Ail EiiÌBtol Cyffredinol oddiwrth 
Saínt y Dyddian Diweddaf.... 57 

Anercblndaty Saint ‘J07 

Ainddiffyuiad 200 

Anerchiad Epistolaidd yr Apostol 
F. D Ricliards at y Saint .... 89 

Anirywiaethnn .. 31,61, 88, 116, 142 
181, 210, 238. 265, 293, 322. 340 

Barnwyr vr “ Udsorn” Ì48 

lìiiddioldéb Beiblaii i‘r Pasauiaid 149 

Cynnrychìoliad Prydain Fa«r 26. 202 , ... - - _ 

CvnnadleddGyffredinol Neilbluol 25,81 Newyddionor Llyn Halen...... 27 

Crynodèb o Hanes Cymn.anfa yi. Newydd dda o Sweden a DemnarH 267 


Llywodiaeth Dirio*aethol i Utah 

ne» Oeseret 

Llytbyr oddiwrlh y Brif-lywydd- 

iaeth at Orson Hyde 305 

Llythyr yr Apostnl .1. Taylor o 

Ffrainc at W. Phillìps 339 

Molawd i 141 


Crynodeb _ . . 

vn Ninas y Llyn Halcn 113, 

Credo Saint y Dyddian üiweddaf 135 

Cadwch Gof-lyfr ,45 

Cawod o Gig a Gwaed 162 

Cymmaufa Gyffredinol Neillduol, 
ac ymweliad Taylor â Chyinru 170 
Cofuodion y Gemnianfa Neillduol 

yn Ninas y Llyn Halen 251 

Cymiuanfa Gyffrcdiuol Saiut y 
Dyddiau Diweddaf yn Mhrydain 
Fawralleoedd cyfaeos 295, 312, 323 | 
Cofuodion Cynnadleddol 30,60,88,115 j 
141. 180,206,237,264, 201, 321, 345 | 
Darlilbiau Josepb Smith ar Ffydd 7 
39, 07, 97, 123 
Dyledswydd Plant y Goleiini .... 17 

Darganfyddiad hynod yu Califoruia 27 
Dyledswydd Swyddogion y Saint 33 

Dirwestiaeth 84 

«• Dic” y Parcli. D.Rees, Llanelli 84 

Diarebiou,... ,22 

Diarebion Mormoriaidd 101 

Epistol y Prif Gynshor at y Saiut 

Cymreig 10 

Ewch, a Dysgwch 95 

Pratt at 


Na wna odlneb” 

Ordetuiadau 

O’r Dyffryn ••••• 

Oddiwrlh y Brif-Lywyddiaelh .. 263 
Pregethu i’r Ysbrydion yn Nghar- 
char, a bedyddio dros y Meirw 61 
Prawf o wirionedd Llyfr Mormon 138 

Pennill i’r Heiddyn *** 

Pivy yw y Twyllwyr 1 .... 239 

Pennillion a gyfansoddwyd pan ar 

y d.iith i California *®s 

l’riodas 

Pregelhn yu y Dyffryn 

Rheiiffordd trwy y Liyu Halen 



Seion, a nodau ei phreswylwyr 

Sectaiiaeth mewn Angladd. 2Uj 

Swyddogion Gwladol Tiriogaeth 



Tyliacco etto 



Trwyddedi •••••• 

Trydydd Epistol Cyffrediu«l Prtf 
Lywyddiaetb Eglwys lesu Grist 

al y Saiul gwasgaredig 211 

Udgauiad dechreu blwyddyu 


303 

307 

235 

183 

200 


306 

35 

11 » 

140 


Epistol y Llywydd O. Pratt at y 

Saint trwy Brydain Fawr 222 I Undeb 

Gofyniadau ac Atebion 23, 56. 72, 110 Yr Athraw a r Doctor - 

178, 203, 232 Ymadroddiou doetb «o 

ìi ii v c^ini n Fnrthvr l 1 Y Doiilau Yslirydol a’rSamt.... 


5 

287 

22 


Gorymdaitb y Saint o Fcrthyr t 

Ddowlais 28 

Gair o Gynghor i’r Eglwysi...... 54 

Gwyl Dè yn Livcrpool 232 

Gosodiad Dwvlaw 241 

Gemau Doelhìneb 272 

Gwyl Flynyddol y 24ain o Or- 

pliennf, yn y Dyffryn 320 

" Ileb arian.ac heb werth” .... 14 

Hanes Mordaith y Saint Cymreig o 
Liverpool i New Orleans, ar 
fwrdd y “ Joseph Badger” .... 341 
lachMI ibyfeddoi yn Abercanald, 


Y Donlau Yslirydol i 

Y Faner Geuedlaelhol 

Y Dall etto yn dyfod i weied .... 

Y Genariiaeih yn Ffralnc 91 

Yr Ail Epistol Cyffredinol o’r 

Llyn [[' 

Y Degwm [[; 

Y Drysorfa Ymfudol barhaus .. 1>» 

Y l’archedig a’r Pagan J“ 

Y Mud a’r Byddar [■” 

Y mae a ddial 

Y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glan 103 
189. 245 


chäri ihyleddol yn Aiiercanaiu, 178 

Mertbyr 261 Yr Ymfudwyr Cymreig diweddat [« 

l*r Arivvdd-eeiswvr , 286 5 Morilìolliaid ••••••..»•,»■••• 

l r Arwydd geiswyr i .„..^..._... j y J,., B , yl ,y ddoed d._Y Domau 


Llythyr o’r Councll Bluffs at y 
Llywydd Phillips 51 


Gwyrlhiul 


242 




13 


N nM'wrn *»»*•• •» n«M ni, 
(«»» «IBILUI») r» MIIUIL ».* 


I I) I. i) SS \ S E I « \ , 

NKO 

ŵrrrn u ^atití. 


Crr. II. J 


ION.AWR, IS.jO. 


irms 


CIMNTSIAO. 


Tl>D. 

Uilfiiúarf Orclirro 8l*)dd»n 5 
OailUblan J.t»rph siuiih ar 

Ff)dd.— Daillll» 4 7 

£pl»t<»l f Pní <i)ngbor at y 

Samt Omirig *... 10 

•• Hebniian, »c h«*b nrrrib'*.. M 
|)«lrd»n >dd Plaut > Gulritul 17 
Auricbiad jinadawol \. Cv«ns 18 
A ydjrw iywalltiad yr Y»lwyd 
yn galw «iii fny o arian 1 20 

Yr Athiaw a’r n«»cior 2* 

<;«i)in*d«.i ac Alrbion 2^ 

Cynarycbloliad l*i>dain Fawr 25 
Cynnadlrdd Citllrrdiuol Neill- 
du«»l 25 


Tt»i>. 

Darganryddiad bynod yn Cal«* 

. íornia.... 27 

N'rwyddum o'r IJ 111 Halru .. *27 
CoiimdaHli ) Saint oFertbyr 

1 t)do» I,ii9 2-S 

C«ruo«Mon Cynnadleddol — 

Sir Garrfyrddin 20 

1 C>n. Oillrwmol Morganng 30 

i Sir Fynwy 30 

C)i». Odoyr Morganwg .. 30 
Aunywiaeinan— 

loiiawr 31 

; Jriu»alrm 31 

1 Hlirolau Yinddygiad ...... 32 

! Uobrrts a’i * Houie Suofce' 32 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGRAFFWYn AC AR WERTH GAN J DAVIS, GEORGETOWN; 

A R WERTH HEFTD 

Gan y Saint yn eyffredinnl, a llaner n L> frirerrbwyr, 
uwy y üean a’i Gngledd. 

If50. 


AT EIN G0I1EBWYB, S«. 


w Yr ichot n» ü«U(*ih y rhifyn h»n allan ar y îWain, otdJ, o 
herwfdd ein hod y n m* thn caol papyr wedi H «rueuthur 
mewn pryd. Nid oeJd papyr o fNintiuli hwn i’w guel yn 
harod yn y ilc \r arf«*reiii brynu f av lelh «orfu i n» in>> 
i'w uueyd; «md nid ydym wudi oulli dn.» wulinui, «*r hvny. 
Oofnlwn ddwtifnn ein ItliifynNU vn brydlawn y flwyddyn 
hun elio, frl «rferui, a gubcilhio y cyd •weilhred* pNwb yn 
byny. 

(ÿ** Bydd yn weîl rhwymo yr 44 U lgom” nr ri bcn ti boo, yn 
lle gyda Uyfrmu ereill, u rnihmI Cyf. I. imo, fel y byudo yu 
iintrurf íi*r cyfrolau n gyhocddir ello. Kr hyny, cynghor- 
em bawb i ru ymo ** Hanrw Vmfu.li.id y Saint i tì alifuniia," 
n'r “ Hpiwtol Cytfrrdiuol Cynlaf,*’ pyda'r Udgorn/* o 
herwydd cu bod niegys yn dat cysty lUiud ag ef. D\li*l 
gosod yr amleni ar ddiwedd yr Udgoni. 

“ J. K.“ — Na, uid yn Llyfr yr Kglwyi* y mae yagrifenn ynghylch 
y nwiniau u gyfmna y Saiul nt ftdhauol nchonion, ond 
niewn rhyw lyfryn aralt Dywedoaom yn ddigon eglur 
u'r blaen. 

LîiYFR Yli EOLWYS. — Twrr ddymunwn ar yr holl îywyddion 
i wneuthur ei goreu i gasglu tuag al y Ujrfr uchoJ, fel y 
byddom yn roel yr orian i mcwn yn fuan; o herwydd 
y hy«ld gymiau mawr arnom i dtilu am «Uno yn rah.'i) 
oddeutu mis nou chwech wythuns. Dylem gael yrTnriau 

0 bob man cyn byny, o herwydd fod y’ilyfr’yn rhntach 
nag y gwnai neb yu Nghymru na Lloegr ci werthu. 

Dtleowyr.' — M ao yn hysbys nad yw riieolau ein heglwys ni yn 
canintÀu i neb ymfudo yn ddylcdus i’rjbyd, oddieithr ea 
hod yn cael eu rliyddhau. Dymunwn gynghoiì raasgnach- 
wyr a siopwyr y Gweithfeydd, i beidio guduel ncb o'r Saint 

1 redeg yn ormodol uiewn dyîed iddynt, fel y gaJuwant 
enwadau ereill. Mnent trwy hvny yn tyludi eu hunain 
n'r Saint. G«ìbeitbiwn y bydd rlnbydd fel hyn yn lles i‘r 
ddwy ocbr, fel na byddom ni yn cael ciu syfrdanu nr 
amseroedd ymfudo. Pobl ymfudol yw y Sainl, ac vm- 
drerlied aiopwyr a masgiiachwyr, oc yn neillduol hawkwyr 
t^, i ddeail hyny. 



UDGORN SEION, 

NKU 

^ccen p @>aint. 


Rhif. 13.] IONAWR, IH50. [<Jvf. I í. 


UDGANIAD DECRREU BLWYDDYN. 

Anwfi. Dd,vkli.knwyr, — Ar ddechrou y flwyddyn 1850, tueòdir 
ni i udganu “ Blwyddyu Newydd Dda i cliwi.” Mae liyny vn 
weddus, p,in yr ystyrìom fod ein Hiidcorn lawer yn fwy eleni, a 
chwithau wedi bnd mor Raredifç ä’n derbyn i udganu yn eich plith 
yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. Y’ mae llawer, fel ninnau, yn ' 
cyfarch eu gilydd â “ Blwyddyn Newydd dda,” heb wybod ond- 
ychydig pa un ai da ai drwg a fydd. Mae dull blynyddau y byd 
hwn yn cyfnewid yn barhaus. Gwelodd un flwyddyn Adda ac 
í'fe yn frenin a brenines yn eu gardd baradwysaiddg ond gwelodd 
un arall ddiluw yn bedyddio y byd ì farwolaeth ei hen ddyn,’’ 
fel y gallai wisgo y “ dyn newydd” Noah. Gẃelodd blynyddoedd 
ereill ddystrywio dimtsoedd gan wlaw tanllyd, a chenedloedd 
cyfain gàn gyflafan rhyfeloedd. Bu blwyddyn unwaith pan y 
gorymdeithiai Israel rhwng muriau dyfrllyd y Môr Coob, ac y 
gorweddai Pharaoh a*i luoedd yn eu carneddi. Aml flwyddyn yr 
ymddangosodd yr Arglwydd i ddyn, ac yr ymddyddanodd ag of, 
hyd y nod wyneb yn wyneb. Llawcr prophwyd a wclodd y blyn- 
yddoedd megys sfir goieu t oleuo y ddaear, ac i ddyoddef cael cu. 
diffodd gan blant y tywyllwch. Cafodd rbai blynyddoedd yr ' 
anrhydedd o bresennoldeb Etifedd y nefoedd mewn agwedd gnns 
ar y ddaear, a’i glywed yn dadgan geiriau yn cynnwys bywyd 
tragywyddol ; a blwyddyn arall oedd yn lygad-dyst o'i groes- 
h°eliad rhwug lladron am ei ddaioni. Blynyddau •reill ». 


C DGORN 8EION. 


6 

welsant ei ddjscyblion yn crwydro y n erlidiedig o ddinas i ddihat, 
ac o garchar i gaicher. Wedi hyny daeth blynyddoedd pan y 
cawsant eu dyíeiba mewn amryr»l líyrdd, nes i’r eglwys gael ei 
Chipio i’r diíTaethwch, o olwg 9arff ddinystriol y byd hwn, yno i 
gael ei raeithrin hyd dwyudyn yr adferiad gan angel. Yna yr 
ymdaenodd biynyddoedd lawer o dudew dywyllwcb, y rhai a 
fagasunt y n mhlith p!enl dyninn dduwioldeb o anw\bodatth, puii 
y gwelnyd llaww yu ferthyredig am grefydd heb ei grym. Fi 1 
hyn yr oedd duil y blynyddau yu cyfnewid yn barhaus, ac o un i 
un yn myuod beibio. Wedi y blynyddoedd hirfaiib o deyrnasiad 
gau-grefydd, bu y tiw wLlyn 1823 yn dyst o weled angel yu ebedeg 
yn ngbanol y nef, yn dyfod â’r efeDgyl dragywyddol ganddo i‘r 
ddaeur, w ei hefengylu i ddynion. íiwelodd blwyddyn arall ar 
ol liyny laddiad Ie§u Grist a’i apoetolion yn cael ei efelychu yu 
merthysdi**! Joseph y prophwyd a’i frawd; a blynyddoedd cau- 
lynol a woîsant y grefydd ddwyfol yn llwyddo yu ngwyneb pob 
erlidigaeth a gwawd. Tystia y blynyddoedd diweddaf, yn neill- 
duol 1849, mai llwyddo a wna nes llwyr ddycbwelyd teyruBs y 
tywyllwch, a gcsod enw Iesu Grist goruwch pob enw arall. 

Yn awr, anwyl ddarlleDwyr, dyraa llwyddyn newydd etto, a 
diau y bydd ei dull yn myned beibio, a'i hanesyddiaetli yn cael 
ei ysgrifenu. Mao ei tbudalen gyntaí wedi ei ysgrilio. Am 
hycy, bydded pawb yn wyliadwrus, rbag y bydd gweithredoedd 
drwg yn cael eu hysgrifenu am danynt yu ugbyfrol y llwyddyn 
newydd hon. Edryched yr holl Suint, a phawb sydd yn caru 
clywed fod Duw yn llefaru yn yr oes hon, na fyddont yn esgeu- 
luso ei wrandaw. Mae efe yn gwybod y diwedd o’r dechreu, ac 
yn gwneyd ei feddwl yn liysbys i'w weision am yr hyn a gymmcr 
Je ar fyrder. Mae Efe, trwyom ni ac ereill, yn gwahodd ei bobl 
yn barhaus, i ddyfod allan o Babilon, rhag cyfranogi o’i phläau 
a’i dinystriau; a chychwyn ar frys tua Seion, lle y mae wedi 
addaw gw aredigaeth i'w hebl. Ufyddhaed paw b a allo i’r alwad, 
fel y byddo y flwyddyn hon yn llwyddyn newydd dda iddynf. 
Bydd blynyddau newydd Babilon yn myned waelh-waeth o hyn 
allan, a daw cyu hir ei blwyddyn olaf, a blwyddyn ei dinystr 



l’DÇORN SEION. 


7 


BiawY. Gan hyny, gweddied y Saint ar D l«w, dros eu gilydd, a 
throsoru ninuau, ar i ni oll eleni gael “ lJlwyddyn Newydd dda,’* 
trwy gael ein gwaredu oddiwrth gynddaredd y gelyn, a chael 
Ilwyddiant i helaethu terfynau teyrnas yr Iiumanuel, fel y gallom 
eito ganu ar fyuydd Seion, 

Cawsoro hyfryd waredigaeth, 

Trwy ddod raaes o’i “ chanol hi ; H 

Mwyach ni fydd pläau Babel 
Yn effeithio arnom ni. 

Iledd sydd yma yn lle rhyfel, 

Rhyddid perffaith yn lle trais : 

Hyn a gawsoro gan yr Arglwydd, 

Am iu’ wrandaw ar ei lais. 


DARLITHIAU JOSEPH SMITH AR FFYDD.* 

DARLITH I. 

Gan mai ffydd yw yr egwyddor gyntnf mewn crefydd ddadgudd - 
ieJig, a sylfaen pob cyfiawnder, y raae o ganly niad yn hawlio y 
lle cyntaf mewn cwre o ddarlitbiau a fwriedir er iawn ddeall 
athrawiaeth Iesu Gritt. 

Wrth ymdrin â r pwnc o ffydd, cawn gadw at y drefn gan* 
lynol : — 

Yn gyntaf, — Ffydd ei hnnan — beth ydyw? 

Yn ail, — Y gwrtbddrych ar ba un y gorphwysa. Ac 

Y'n drydydd, — Yr effeithiau a ddylifant oddiwrthi. 

Y'n gysson â’r drefn hon, y mae genym yn gyntaf i sylwi pa 
“beth ydyw ffydd. 

Mae awdwr yr epistol at yr Hebreaid, yn yr unfed bennod ar 
ddeg o’r epistol hwnw, a’r adnod gyntaf, yn rhoddi yr eglurhad 
«aulynol ar y gair ffydd : — 

“ Ffydd yn wir yw sail y pethau yr ydys yn eu gobeithio, a 
sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled.’’ 

Oddiwrth hyn dysgwn mai ffydd yw y sicrwydd sydd gan ddyn- 
ion o fodoliaelb pethau na welsant, a’r egwyddor o weithrediad yn 
inhob bod deallgar. 

• Meddyliasom y byddai cyfleithu y darlilhiau hyn i'r fìymraeg, yn ddym- 
nnol gdii eiu darlleuwyr «II, o herwyild eu bod mor aidderclioy. Traddod- 
ujd hwyutar y cyulaf o ílaeo dosparib o Henuriaid, yo Kii tLand, ôhio. 



tDGORN seíon. 


B 

I’e buasaì ilynion yn iawu ystyripd cu hunain, a throi eu moihJ. 
yliau a’u myfyrdoduu at weitlir*?dia Jau eu ir.ethlwl eu hun f 
canfyddent yn union mai flfydd, a flŷdd yn unig, yw yr achotf 
aymiidolo bob gneithredittd ynddynt ; ac hebddi byd iai r me«h1- 
ì\l a’r corff mewu sefyllfa ddifywyd, a pheidiai eu holl ymdrech- 
Ìadau, yn gorfforol a meddyliol. 

Pe troai y doapnrtli yma yn ol, ac cdrych arhanes eti bywyd, 
o’r ainser cyntaf y gallent geflo, a gofyn iddynt eu hunuin pa 
egwyddor n’u c\niivrf«idd i weithrcdu, neu pa heth a r oddodd 
nertli a bywiogrwydd yn eu h»dl antoriaethau, galwadau, a gorch- 
wylion cyfreithlawn, pa beth fyddai yr ateb ? Ai nid y sicrwydd 
a feddein am bethau uad oeddem iredi wcled etto, a fyddai r Ai 
niil y gobaitli a feddech, mewn caniyniad i’ch ffydd menn bodol- 
iaelh pethnu anwcledig, a'ch cynhyrfodd chwi i weitbredu ac 
ymdrechu er mwyn cu meddiannu ? Ai nid ydycli chwi yn 
ymddibynu ar cicli ffydd, neu grcd, er cyrhaedd poh gwybodaelh, 
doethineb, a newyddion ? A wnclech chwi ymdrechu i gjrhaedd 
doethineb a newyddion. oni buasai eich bod yncredo y gallech 
eu cael? A wnelech chwi hao, pe byddecli lieb gredu y cawsecb 
fedu ? A wnelech chwi hianu, pe credasech uu chawsech gasglu 
o’r ffrwyth ? A wnelech chwi geisio, pe r.a cbredasech y caecli ? 
A wnelech cbwi chwlio, oddieithr eich bod yn credu y cawsech 
afael? Neu a wnelech chwi guro, oddieitbr eich bod yn credu y 
buasid yu agor i chwi ? Mewn gair, a oes rhywbeth a allech chwi 
fod wedi ei wneyd, yn gorfforol ue u ft'ddyliol, pe buasech heb 
gredu yn flaenorol P Ai nid yw eicii ymdrechiadau o bob math, 
yn ymddibynol ar eich fìydd ? Neu, a allwn ni ofyu, pa beih 
sydd genych, neu a fu genych, eg na chafwyd trwy weitlirediad 
cich ffydd ? Ai nid yw eich bwyd, eich gwisgoedd, eicb lletty, — 
oll yn deillio trwy ffydd P Adfyfÿriwch, a holwch eich hunain os 
nad yw y pethau hyn felly. — Trowch eich drychfeddyliau ar eich 
meddwl eich hunain, ac edrychwch osmai nid ffydd yw yr achos 
symudol o bob gweithrediad ynoch ; ac os mai hi yw yr achos 
symudol ynoch chwi, pahaui nad yu mhob bod deallgar arall 
hefyd ? 

A chan mai ffydd yw yr achos symudol o bob gweithrediad 
mewn pethau tymmorol, felly hefyd mewn pethau ysbrydol ; 
canys y mae’r lachawdwr wedi dweyd, a liyny yn wirioneddol, 
mai y neb 8 tjicdo ac a fedyddier, a fydd cudwcdig. Mare i, Ib. 



tmOORN ÄS5ION. 


9 


Fel ag yr ydym yn derbyn pob bendithion (ymmorol trwy ffydd, 
efelly yn yr un modd y derbyniwn trwy ffydd yr holl fendithion 
ysbrydol ag yr ydym yn dderbyn. Ond y mat» ffydd nid yn uuig 
yn egwyddor o weitbrediad, ond o allu liefyd, yn mhob bod deall- 
gar, pa un bynag ai yn y nefoedd ai ar y ddaear. Fel hyn V 
dywed awdwr yr epistol at yr Ilebreaid, xi, 3 : — 

“Wrth tfydd yr ydym yn deall wneutbur y bydoedd trwy air 
Dow, yn gymmaint nad o bethau gweledig y gwnaed y pethau a 
welir.” 

Wrth hyn y deallwn mai yr egwyddor o allu a fodolai vn myn- 
wes Duw , trwy yr hon y Uuniwy d y ì»ydoedd, oedd ffydd ; hc 
mai o bprv\ydd yr egwyddor hon o allu yn bodoli yn y Duwdod, 
y mae pob peth creuedig yn bodoli ; fel ug y mae pob petli yu y 
nefoedd, ar y ddaear, neu odditnn y ddaear, yn bodoìi o berwydd 
lTydd fel ag y bodola ynddo Kf. 

Oni buasai yr egwyddor o tfydd, ni ftiasai y bydoedd byth yn 
cael eu llunio,ac ni chawsai dyn ei wneuthur o bridd. Hou yw 
yr egwyddor trwy ba un y mae’r Jehofa yn gweithio, a thrwy yr 
hon y mae yn gweithrodu gallu dros betbau tymmorol yn gystul 
â thragywyddol. — Cymmerwch yr egwyd»k>r neu’r briodoleild hon 
— o herwydd y mae yn briodoledd — oddiwrth y Duwdod, a dar- 
fyddai fodoli. 

Pwy na all weled, os Uuniodd Duw y bydoedd trwy ffydd, nad 
trwy ffydd hefyd y mae efe yn gweithredu gallu arnynt, ac mui 
ffydtl yw yr egwyddor o allu ? ac os mai yr egwyddor o allu, y 
inae yn rbaid ei bod mewn dyn yn gystal ag yu y Duwch'd ? 
Dvma dystiolaeth yr holl ysgrifenwyr ysbrydoledig, a'r wers a 
fuont hwy yn ymdrechu ei dysgu i ddyn. 

Dywed yr lachawdwr (Matli. xvii, 19, 20), wrth egluro yr acbos 
nad allai ei ddyscyblion fwrw y cythraul allan, mai o berwydd 
eu hanghrediniaeth oedd ; “canysyn wir y dyw edaf i cbwi, l’e 
bai genych ffydd megys gronyn o bad mwstard, chwi addywedech 
"rth y mynydd hwn, Symud oddiyma draw, ac efe a symudai ; ac 
ni fydd ditn anmhosibl i chwi.” 

Y mae Moroni, pan yn talfyru a chrynhoi cof-lyfrau ei dad, yn 
Thoddi i ni yr hanes canlynol o ffydd yn egwyddor o allu. Dyw- 
ed, yn nhud. 540, mai ffydd Alma ac Amulelí a achosodd i fiiriau 
y carchar i ddryllio, fel y desgritir yn nhud. 2òl ; mai ffydd Nephi 
a Lehi a achosodd gyfnewidiad i gael ei weilhredu yn nghalonau 



rnaayjr tnioit. 


I âf 

J. Luoianiuid, pan y c-iwsmt eu uorchuddio ruu yr Y sbryd G'Iûn) 
u chan dân, fel y gwelir yn nliud. dlẂ; uc mai irwy ffydd y syra- 
udwyd y mynydJ Z :rin pan lei'arodd br.iwJ Jurtni yn enw yr 
Arglwydd. (rwcl hefyd lud. , .»> csit urgraffìicí Hwropaidd. 

Wewn ychwanegidd at hyn dywedir yn Heb. xi, — 3ô, » 
Gedeou, Bnrac, Saunou, Jephlhae, Dufydd, Satnuel, a’r proph- 
wydi, trwy ffydd, oresgyn teyrnaeoedd, gwneuthur cyfiawnder r 
cael addewidion, cuc safuuH llewod, diffodd angerdd y tán, dianc 
rhagmiu j cleddyf, cael eu nertiiu o weudiJ, eu gwneyd yn gryf- 
ion mewn rhyfri, a gyru byddiuoedd yr estroiiiaid i gilio, » 
gwragedd i dderbyn eu raeinr trwy a lgyfodiad, &c., &c. 

Josua heffd, yn ngolwg holl Israel, a orchymynodd i’r haul a’r 
llcuad i aefyU ; a bu feBy. J 09 . .t, 12. 

Yr ydyin yn deaJl yma, fod yr ysgrifenwyr ysbrydoieJig yn 
dwyed fad yr holl belhau hyn yn cael eu cyüawni trwy ffydd. 
Trwy tfydJ y lluníwyd y bydoedd. Llefarodd l)uw, clywodd 
eiau$ t a daetb v bydoedd i drefn Irwy y ffydd ag oedd yuddo Ef. 
Efellygyda dyn Iieiyd ; Ilefafodd trwy ffyjd y i> enw Duw, a 
safodd yr hauJ, ufyddhaodd y llcuaü, sytuudodd y myuvddoedd r 
cwyinpiodd carcharau, tauwyd safuau llewod, eollodd y galou 
tldynol eu heiddigcdd, tân ei augerdd, bytbiinoedd eu gallu, y 
cleddyf ei ddychryn, ac uugeu ei awdurdod ; a’r cyfan 0 hyn trwy 
y ffydd ag oetld ynddyBt. 

Oni buusai y ffydd ag oedd meivn dyu, gailent fod wedi llefaru 
wrth yr haul, y lleuad, y rnynyddoedd, carcharau, y galou ddyool, 
y lân, y byddinoedd, y cleddyf T ac wrtli augeu, ya oferî 

Ffydd, ynte, yw yr aguyddor fawr lywodraethol gynlaf og sydd 
á gdllu, rhtíulaeth, ac awdurdod ar bob petli ; trwyddi y inaent yu 
b<idoli, trwyddi y miient yn cael wu dal i fyny, trwyddi y maent 
yu cael eu cylbewid, neu trwyddi y raaent yn aros, yn uuol ag 
ewyllys Duw. Hebddi uid oes dim gallu, ac heb allu ui allai fod 
creadigaeth na bodoliaeth! 


EFISTOL Y FRIF-GYNGHOR AT Y SAINT CYMREIG. 

Anwyl Saint, — Dyma ▼ waith gyntaf i ni eich auerch yn t 
dull hwn; er bynv, yr ydych wedi bod yn gwrandaw arnom er 
dechreuad ein goruchwyliaeth, mewn rhyw ddull neu gilydd* 
»aill ai bob tuis yn yr Udgohn, neu mewii cymmanfaoedd chwar- 



ÜDGORN SF.ION. 


II 


terol a blynyddol, nou yn ein hymweliadau atoch. Yr ydym 
wedi llefaru wrthych trwy lywyddion cynnadleddau a chanpenau, 
a Ihrwy bob ewyddog yn Nghymru. Gweddiwn yn fynych dros 
och oll, ar i’n Tad grasol eich bendithio A’i Yabryd, fel ag y 
byddoch yn ddoeth i iar.hawdwriaeth ; a gobeithiwn eich hod 
cbwithau yn gweddio yn harhaus drosom ninnnu, ar i Dduw i’u 
llanw â doethineb er eich arwain chwi ar hyd ei ûyrdd. Mae 
eiddigedd y diafol yn fwy yn ein lierhyn ni nâ neb yn Nçrhymru, 
nc y mae anghen i’r holl Saint weddio yu daer ar ein rhan, fel y 
gallom sefyll yn ddisigl hyd y diwedd. 

II yderwn eich bod yn ufyddhau i bob dysgeidiaeth a roddir i 
chwi o bryd i bryd, a’ch bod yn awyddus am fw>d ysbrydol yn 
barhaus, gnn ystyried mai geiriau gweision Duw yw y bwyd 
liwnw, ac nad oes fl'ordd i dderbyn geiriau y bywyd tragwyddol 
ond trwy enau swyddogion yr eglwys. 

Mae eich manteision yu awr ju cynnyddu yn barhaus, gan fod 
genych gymmanfaoedd yn mhob parth o’r wlad, Ile y gallwch 
chwi a’ch bugeiliaid dderbyn adnewyddol fywyd bob tro. Ym- 
dreched yr holl swyddogion i fod yn bresennol yn mhoh un, ac 
hefyd yn mhob cynghor, fel y galiont gael cyfleusdra i ddeail 
cyfraithiau teymas Dduw, a chasglu doethiueb i’w gweinyddu. 
Dylai pob Ilywydd cangen, neu ei gynghorwyr, fod yn bresennol 
yn mhob cynghor, canys yno y mae eu holl nerth. Rhaid iddynt 
dderbyn eu bwyd ysbrydol yn wastad trwy eu pen, os ydynt am 
gynnyddu ar ddelw Duw. J\Iae gormod o esgeulu9dod mewn 
rhai raanau yngbylch hyn ; a gobeithiwn V diwygir ar frys. 
Y r r ydym yn caniatâu i lywyddion cangenau pellenig mewn cyn- 
nadleddau, i alw eu swyddogion ynghyd, bob pytbefnos, neu 
amlach, i’w dysgu i weinyddu yn eu gwaliar.ol swyddi, ac i ofyn 
cwestiynau yughylch yr liyn a fyddo yn dal cyssylltiad à hwynt 
fel swyddogion ; ond ni fydd rhyddicì i driu unrhyw faterion a 
berthyn i gynghor y gynnadledd. Pob peth na fyddo y llyw- 
yddion yn wybod, a allant ddysgu yn y cynghor cynnadleddol. 

Y mae genym sylw fel hyn i wneuthur yngbylch y cymman- 
faoedd. Mae yn hysbys eu bod yn lliosog, ac yn dygwydd yn 
fynych yn yr un lle. Achosa hyny wcithiau dlodi mawr yn 
snhlith y Saint sydd yn y lleoedd hyny, gan fod cymmaint o 
ddyeithriaid yn bwyta ganddynt. Gwyddom fod byny yn llesgâu 
^aweroedd yn y ffydd; a chynghorem lywyddiou y cynoadbddau 



12 


UDO0RN 8EIO!f. 


I ddysgu’r Saint i ddarparu drostynt eu huuain a'u bugeiliaid yn 
inhob cymnianfa felly, fel na byddont mewn un modd yn faich 
ar y Saint tiodion. \Jae yr uu raor rhwydd i ddynion gnsii eu 
liunain inewn cyramanfa, ag ydyw mewu fl'air neu farchnad. 
Nid mewn cyminaufa y dylai’r Saiut ymarfer eu lleitygarwch, 
ond ar achosion ereill. Mue cymmanfa v« ormod ar unwaith. 
Mae tui llywyddion y cynnadleddau hefyd yn cael eu gorienwi 
yn ufiesymol ar uchlysuron o’r fath, nes y ma» eu teuluoedd yn 
dychrynu rhag gweled un gyuunanfa arall. Dylai y llywyddion 
gael llonydd ar araseroedd felly gau bawb, ond y rhai ayd-J â 
negeseuuu ganddynt. Gwyddora bethuu fel hyn trwy brofiad eiu 
hunuin, ac ara hyny yr ydym yn dysgu ereill. Gobeithiwu y 
bydd awgryra fel yaa yn ddigonol i bawb. 

Dymunwn alw sylw y Saint a’r swyddogion oll at yr eglurliad 
a roddwyd yn yr Udoorn diwedduf, mewn perthynas i ddyfadiaJ 
yr annysgedig a’r digred i gyfarfodydd neillduol y Saint. Dichon 
y bydd yr eglurhad hwuw yn actiasi i lawer o’r byd ddyfod i’r 
cyfryw gyfarfodydd, yn fwy o lawer nag arferolj ond na ofaled 
neb o’r Saint ynghylch eu presennoldeb. Aent yn mlaen fcl 
arferol â phob peth, er adeiladu yr eglwys ; ac ymestyned pob un 
at berfleithrwydd vu yr amrywiol ddoniau, — raewn lafodau, cyf- 
ieitliad, prophwydoliaeth, canu a gweddio á’r Ysbryd ac á’r deall, 
&c. Na thristäer dim o htrwydd presennoldeb barnwyr y byd 
h\*n : nid yw y Saint i gael eu barnu gan neb ond y sawl sydd 
wedi derlnn ysbryd prophwydoliaeth a dadguddiud. Nisgalìy 
byd dderbyn bwuw, ac felly ni allaut farnu dim mewn pertbynus 
i’r Saint. Mae y Saint i fod yn oleuui y byd; ac yna lle y 
byddont hwy wedi ymgasglu yngbyd, y mae yno lawer o ganwyll- 
au yn goleuo ; a phwy a ŵyr nas gall eu goleuni oleuo y tywyllaf 

0 ddynion. Y inae mwy o Ysbryd y goleuni yn nghyfarfod cym- 
deithasol y Saint, uag mewn un arall; a chun hyny, pa berygl 
sydd i’r byd ddyfod i mewnatynt? Dim yn y byd. Gudewch 
iddynt i ddyfod; gwyddoiu ara lawer stdd wedi eu hargyhoeddi 
felly. Ond etto, y raae gw aith gan y llywyduien a r Saiut i wylio 
rhag dynion hocedus a drwg, rhag eu bod yu cymraeryd arnynt i 
fod yn Saint, a hwythau yn tìeiddiaid. Na dderbynier ueb l’el 
Saint ich lai na’ch cyfarfodydd, heb lythyr argrafledig, wedi ei 
arwyddo yn rheolaidd. Cyiioeddwyd o’r blaeu uud yw y Saint 

1 yuiarfer uu ddawn ysbrydol, ua thystiolaethu, oud yn eu cang- 


UDUORM SKIOX. 


13 


e^au eu hunain. Mae trefn a doethineb yn hyTjy, a dysger felly 
yu mhob cangen ; a bydd bendith Duw yn dilyn. 

Dymunwn sylwi wrth y Uywyddior. a’r Saint sydd yn y Gog- 
ledd, yn gymmaint â bod yr Ileniiriad Abel Kvans y:i bwriadu 
ymfudo i Seion, ua fydd neb yn bresennid yn cael ei osod yn ei 
le ; ond etto y gofeliratn dan vnt, trwv ddanfou cenud yn awr ac 
yn y msn i ymweled â hwynt, 't'ti dysgu. Rhodder dieon o 
ymddiried yn y llywyddion sydd ur y gwahanol gvnnadleddau 
yno, a byddaut yn ddigon galluog eu hunaiu. Ufyddhaeil y 
Saint a’r swyddogion oll i lywyddion y cynnttdleddau, megys y 
gwnolent i'r Henuriad A. Kvans, a hydd bendilh ar eu penau. 
Y Duw grasol a’ch benJithio chwi <»11. 

Y m.ie un pelh neilhiuol etto, cyu diweddu, a ewylh r siem nodi 
wrth y llywyddion o bob grald, a’r Saint tiefyd. Yn gyininaint â 
bod mwy o l'anteìsion gan Saiut y DydJiau Diweddaf, tiâ’r Saint 
cyntefig, dylent wneyd fawr o’r manteisiou hvny. Mae yr 
argratf-wasg yn fendith svdd yn perthyn i'r dyddiau diueddaf yu 
unig, ac nid oes un fendilh yn fwy. Pwy syild i hregetbu i 
foueddigion ein gwlad, i’w phregethwyr a’u hoíTeiriudon ? Ni 
chaiíí neb ond lìyfrau ddyfod yn agos atynt. I’wy sydd i argy- 
hoeddi y lluoedd dynion gouest sydd yn rhy uchel eu cyminer- 
iadau i ddyfod i lawer ystaíell sydd gan y Sain t ? Eeth a wneir 
o’r diaconiaid ac ereill sydd yn fawr eu sêl i beidio myned i un 
man, ond y capel ? Ai dynion anllythyrenog a diddylunwad yn 
unig sydd eisieu eu hargyhoeddi ? Nage, tiage; ond liefyd y 
d)*nion niwyaf da, a mwyaf eu dyîanwad a’u cymmeriad. Gnn 
liyny, annogwn yr holl lywyddion a’r Saint i fynu cyflawnder o’r 
gwahanol draethodau bychain sydd yn cael eu hargraíTu yma, a 
phigo y swyddogion uiwyaf eu dylanwad i fyned â hwy o dŷ i d\', 
a’u newid bob wythnos. Gwna hyny fwy o waith na ddychyra- 
myga neb ; canys pa le y ceir geiriau â chyuiniaint o ddoethineb 
Duw ag sydd yn y llyfrau a gyhoedda prif-lywyddiaelh y genedl? 
Os oes rhyw gynnadledd am lwyddiant anarferol, ac am gael dyn- 
ion darllengar a dylanwadol i’w plith, bydded iddynt ddosparthu 
mwy o lyfrau. Dygant ffrwyth ar eu canfed, a magant Saint 
mwy treiddgar a dylauwadol, y rhai a wrandawaut fwŷ ar yr hyn 
a ysgrifenir o fis i fìs, nag a wna llawer yn awr, Y'r ydym yn 
ysgrifenu y pethau hyn, o Le wydd raai nyni a osodwyd i’ch 
dysgu yu mhob peth : ac yr ydyiu mor byf i'ch dysgu i gyfranu 



1 t ^DSOBN SKIO!T. 

at lyfrau ac at gynnaliaeth llywyddior. eich cynnadleddau, ag yr 
ydym wrth eich dysgu i weddio drosom. Yr ydym yn dymuno na 
lydd un llywydd na swyddog o un math, heb gael ei annog i 
ddarllen yr ysgrythyrau, u'r holl lyfrau a gyboedda yr eglwys yn 
y dyddiau hyn, fol y byddont hwythau yu creu awydd yn y Saint, 
a'r Saint yn y byd. Yn ol fol y byddo tuedd pob llywydd, y hydd 
pawb dan ei lywyddiaeth: i»i fydd llawer o wobr o beidio rayned 
i drafferth ynghylch gwerthu a dosparthu llyírau, mwy na phreg- 
ethu ; canys y mae llyfr yn gymmaint o bregethwr ag uu 
swyddog, os nad mwy, ar droion, pan íyddo y swyddog yn an- 
nhrwsiudus, neu yn gwiago siaced neu neisiad coch. Dylai pob 
swyddog sydd yn sefyll uwchben y cyboedd, fod yn drwsiadus, ac 
yn debyg i bregethwr yn ei wisg, onide pwy ond rhywrai tebyg 
iddo ei hunan a’i gwrandawa ? 

Y'n awr, yr ydym yn diweddu, gan ddymuno y bydd i’r Ar- 
glwydd fendithio ei Saint oll trwy Gymru ; ac yr ydym ninnau 
yn gadael ein bendith a’n tangnefedd arnynt oll, yn llywyddion, 
swyddogion, a Saint, gan ddywedyd y bydd mwy o Iwyddiant yn 
eu dilyn o hyn allan nag erioed. Dyna yw ein gweddi daer yn 
enw ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. 

Eich gostyngedig weision yn Nghrist, 

Wiiliaüi Phtllips, 
Abel Evans, 

JoHN DaVIS. 


“ HEB ARIAN, AC HEB WERTH.” 

Y'n fy nlieithian yn mhlith y Saint, clywais y testun uchod yö 
cael ei ddefnyddia yn bur aml ; gan rai o herwydd anwybodaeth, 
a cban ereill o herwydd na feddent ond eneidiau hychain. Mae 
V Saint yn gyffredln, er yn dlawd, yn fobl haelionus, cymmwyn- 
asgar, a rliwydd eu calon; ac wrth ystyried eu galluoedd bychairi, 
v mae yn syndod i weled yr hyn a allant gyflawni. Ond yn eu 
plith y mae ycliydig o ddynionach, y rhai, tra mae ereill yn gosod 
eu llaw wrth y gwaith, a ânt oddiamgylcb, gan fethu bod yn 
llonydd eu hunain, na gadael ereill yn llonydd, os gallant hwy 
help ; a phan y byddo rhy w henuriad yn gwneyd ei anghen yn 
adnabyddus, trwy erfyn cochl, pàr o esgidiau, neu gost trafaelu j 



CDSOBM SBION. 


ia 

nea os bydd llywydd cynnadledd ag eisieu modd i fyned i’r Dyff- 
ryn, y tnae'r ceintachwr yn botymu ei boced, ao agor ei lygaid 
raewn llawn syndod, gan waeddi, — “Yr oedd yr apostolioa yn 
pregethu heb arian, ac heb werth : roeddyliais pan yr unais á’r 
eglwys hon ua fyddai dim aroaf i dalu. ,, JNIewn gwirionedd yr 
wyf vn credu fod rhai dynion yn cymmeryd eu bedyddio dan yr 
argyhoeddiad y byddant yn saûo rhent eu li©« gorau a phris y 
class ticìtelt; a chewch eu clywed yn brolio gyromaint a wnaeth- 
ant dros yr henuriaid 9ydd wedi myned, ac yu y £&ngen yr 
oeddyut yn perthyn iddi yn Üaenorol. Siaradant ynghylch rhoddi 
eu bywyd i lawr, wynebu angeu yn ei ddulliau erchyllaf, a 
llawero bethau ereill nad yw neb aro iddynt wneyd. A phan y 
celont allan y dirgelwch enbyd o fod rbent y Neuadd i gaei ei 
dalu, fod yr henuriad a’i deulu yn hyw fel dynion ereill, heblaw 
trwy ffydd yn unig, a bod eisieu dillad, bwyd, a lle i guddio eu 
penau arnynt, ac arian i dalu ara ager fadau a cherbydau : a 
dywedwch ynghylch talu degwro i adeiladu teral i Arglwydd y 
lluoedd; pa le, bryd hyny, y mae’r cawr galluog ag oedd yn 
gwneyd y fath fwstwr ? y ìuae wedi cilio o’r ffordd yn ddystaw, 
yn ddechreu canfod beiau, yn aros ymaith o’r cyfarfodydd, ei 
feddwl yn dechreu tywyllu, nes yn ▼ diwedd, y mae duw y byd 
hwn yn dallu e4 lygaid — mae yn myued yn wrthgiliwr, ac yu 
colli ei enaid ! 

Yr oedd lesn, pan yn danfon allan ei weision i bregethu yr 
efengyl, yn gorchymyn iddynti beidio darparu pwrsnac ysgrepan, 
ua dwy bais, ácc., uc i bregethu yr efengyl lieb arian ac heb werth. 
Ond, a feddyliodd efe na fuasai eu dillad byth yn treulio allan, 
ac ua fuasai arnynt byth eisien arian ? Dira y fath beth. Yr 
oedd arno ef eisieu profi ffydd ei weision, ac hefyd i gael gweled 
os gwnai y byd eu derbyn trwy ufyddhau i’w geiriau, eu bwyda, 
eu dilladu, a J u diwailu ag arian, os byddai anghen, a'r bobl yn 
alluog i byny; a tlirwy hyny i gael prawf ai cael ei dderbyn neu 
ei wrthod a gawsai efe ei huuan ; canys dywedai, “ Yr hwn sydd 
yn eich derbyn chwi, sydd yn fy nerbyn i ; a’r hwn sydd yn eich 
gwrthod chwi, sydd yn fy ngwrthod i.’ > Pe buasai efe wedi syf- 
ydlu trysorfa genadol, gan roddi arian iddynt i dalu am letty yn y 
dref nesaf, ac adeiladu capel, rhenti corau am hyn a hyn y mis 
neu’r chwarter, a chael cyílog sefydlog am bregethu, nis gallai 
efe brofi y naill na’r Uall. Ond gadewch i ni weled pa fodd y 



UDGORN SEION. 


yô 

prepethai yr apostolion heb arian ae heb werth. Ympynnullas.int 
yn Jerusalern yn ol gorcbymyn yr Iachawdwr, prepethasant yr 
efengy), a bedyddiasant y dydd cyntaf 3,000 o e.neidiau, y rhai a 
werthasaateu meddiannau a’u tiroedd, pan en rhanu rlmngpawb. 
Darllenwn yn V bedwerydd bennod o’r Aetuu, er nad oedd yr 
apostolion yn codi tál am bregetbu, nad oedd eisien dim arnynt; 
pa fodd, yole, yr oe.Mynt yn liyw? Y rliai nedd ganddynt fedd- 
iannau a thiroedd, a'u gwerthasant, ac a ddaethaut â’r arian, gan 
e.u gosod wrlh draed yr upostolion ; ac nn gwr tiawd a’i wraig, 
wedi gwerlhu eu heiddo, a chalw cyfrun o’r erian iddynt eu 
hunain, a darawyd yn farw am ddweyd celwydd yneu cylch. Nid 
wyfjrn meddwl fod hyn yn-reol harbaus, ond mai amgylchiadau 
oedd yn gofyn hyny ar y pryd. 

Dangosir fod yr efenpyl i gael ei phregethn heb arain ac heb 
werth, heb ddarparn pwrs nac ysgruputL Nid pa fodd y maecael 
bywioliaeth sydd yn trwblu meddwl Henuriad y dyddiau diwedd- 
af. Y mae yn gynlaf yn ceisio adeiladu teyrnas Dduw ; er 
pwneuthur hyn y mao yn gadael ei wlad, ei artref, ei pyfeillion, 
a i pyfan ; yu teithio miloedd o filltiroedd ar fòr a thir; lawer 
pwaith heb artref, diddosfan, na bwyd, heblaw terfysg meddwl 
ddydd a no.s ynghylch iacliawdwriaeth y Saint a llwyddiant 
teyruas Dduw. Pwy a all fwrw gwerth y llafur? Pe byddai i 
ni werthu ein meddiannau, ein tiroedd, a phob peth, a riioi yr 
arian wrtlì draed yr apostolion y dyddiau liyn ; pe byddai i ni 
eu dilladn mewn aur a gemau o’u coryn i’w traed, a wnai hyny 
adferu anwylaidd gyfeillioii, plant, brodyr, n chwioryrid, y rhai 
pan deyrnasai nwhrocracy, tiwy ddy oddefiadau ac erlidiguelh a 
roddwyd mewn beddau anamserol ? A fyddai liyny yn biis am y 
wybodaeth nefolaidd a’r trysorau tragy wyddol a drosplwyddwyd i 
iìì gun y dynion hyuy, y rhai, ynghanol tywalit gnaed ac angeu, 
yn cael eu hamgylchu gau wrthgihrjr a chythreuliaid mewn dull 
dynol, a safasantyn gadarn fel gnrchfygwyr dewrion Seion ? Na 
fyddai yn ddiau ; canys ui aìl dira Uui nà choron a theyrnas 
anniflanedig fod yn wobr ddigonol ; y maent hwy yn deilwng o 
honi, a chânt ei meddiannu. Na ofned neb ei fod yu guueuihur 
gormod, ynte,; canys fel y maent yn hau, y cânt fedi hefyd. 
Peidiwch a gofalu gormod yngliylch bod yr henuriaid yn safio 
arian. Ni adnabyddais un erioed yn gwneyd liyny. Os caitì'efe 
ond bara a dwfr, ac yntau yn gwybod nas gall y bobl roddi dirn 



VDGORX SETON. 


17 


iíîtlo yn well, ui wna byth geintachu. Os bydti ganddo fwy nng 
sydd arno anghen, efe yw y cyntaf i estyn ei law at yr anghenog, 
neu at rywbeth sydd yn dal cyssylltiad â theyrnas Dduw. 

Ni fydd i roi bylh dwyllo pohl trwy ddweyd wrthynt nad ocs 
arnaf eisieu dim. Pregethaf yr efengyl yn gyntaf, uc ychwanegaf 
at hyny fy mod heb arlref, bwyd, dillad, ariau, fel y gullant hwy 
gaeî y frainl o ddarparu yr unrhyw; ac etto pregetbaf yr efengyl 
heb arian ac beb werth. Llawenyçhed y Saint am gael y frairt 
o wasanaetlni tuag at anghenrheidiau gweision Crist, fel y hydd- 
ant yn mhlith y rhai liyny a ddywedir wrthynt, “ Denwch ctiwi, 
fendigedigion fy Nhad, etifeddwch y deyrnas a barotowyd i chwi 
er cyn seilind y byd: canys bum newynog, a chwi a roisoch i mi 
fwyd : bu arnaf syched, a rhoisoch i mi ddiod : bum ddyeithr, a 
dygasoch fi gyda cliwi : buiu noeth, a dilladasoch fi : bura glaf, 
ac ymwelsoch á mi : bum yu ngharchar, a daethocli ataf.” 

W. C. Dunbar. 


DYLEDSWYDD PLANT Y GOLEUNI. 

Dylai plant y goleunî, yn en cenedlaeth, fod yn gallach nâ 
phlant y tywyllwch ; ond nid felly y raae yn aml, yn y ddyddiau 
)iyn, mwy nâ’r dydcìiau cyntefig. Dylai y satrl sydd yn y goì- 
euni, i rodio, a gwneuthur pob peth arall, yn y goleuni, fel y 
byddo «i weithredoedd yn eglur i bawb. Nid yw y nos yn cyd- 
agweddu â phlant y dydd; canys i ddeiliaid y tywyllwch y mae 
yn pertbyn. Dyledswydd y Saint, ynte, yw gwneuthur yr hyn a 
allont yn y dvdd, fel y gallont hwy fod yn gorphwys yn y nos, er 
rhoddi llonyddwch i blant y tywyllwch i gyflawni eu gweitbred- 
oedd drwg. Mae yn arferiad rhv gyffredin yn mhlith y Saint. 
yn neillduol yn y Gweithiau, i aros gormod yn nghyfeillach eu 
gilydd ar hyd y tai yn y nos. Gwir fod y gyfeillach yn felys, 
ond dylai y Saint feddu mwy o ddoethineb. Beth a ddywed 
anghredinwyr pan welant Saint yn gwneyd arferiad o beidio 
myned i’w lletty cyn deuddeg neu un yn y nos ? Ni ddylai fod 
un aelod yn aros yn nhŷ neh dros ddeg o’r glocb, os na fydd 
ganddo ddyben neillduol i hrny. Mae y swyddogion, ar bob 
amserau, yn cael eu galw at gleifion ac i fedyddio; ond dylent 
ytndrechu i beidio treulio gormod o araser at byny yn y nos, «# 
lierwydd fod dylanwad y tywyllwch yn efleithio ar eu gn a'>lh. 



JS 


t’DOOIlN SE105. 


I’an fyddo yn araaer i bawb fyned tua thref, y mae llawer nn yn 
cofio fod eisieu gosod dwylaw amo, Sìc ; dylai hyuy gael ei 
wueyd ìnewn araser. Arferiad drwg iawo hefyd yw canu yn 
anaiuserol ; mae yn acboai eriidigaeth ar y Saint, ac oerfelgar- 
wch yn rahlith brodyr. Nid oesdirn yn fv?y diuystriul i gysur a 
llwyddiant y Saint, nâ bod tui rhai o honynt yn cael eu llanw 
gan frodyr a chwiorydd ain oriau yn y uos, i’r dyben o ymddy- 
ddau, canu, adrodd dadleuou, &c. f nes byddo y lle yn debycach i 
dafarn o lawer nag i letty teuluaidd. Mae llawer yn dyoddef 
petbau fel hyn, ond gall pawb wybod nad ydynt yn eu hoffi. Pa 
le raae gartref y teuluoedd hyny ? Pa bryd y maent yn cael 
c-yíleustra i siarad â’u gilydd ? Dichon y bydd dyeithriaid yn 
gahv yn eu tai yo y dydd ; ac y mae yn drueni na cbawsent y 
nos iddynt eu hunain. Llawer Uywydd caogen neu gynnadledd, 
a’u teuluoedd, sydd yn dyoddef yn druenus gan yraddygiadau o’r 
fath. Mynych y gwelsom Capt. Jones, y brawd W. Phillips, ac 
ereill yn cael eu croesawi, pan wedi blino wrtb deitliio, a lloned 
iỳ o Saint, rbai wedi parotòì iddynt nifer o gleifion i’w gwella, 
ereill ddigonedd o gwestiynau i’w bateb, a llawer yn awyddus i 
adrodd pa fodd yr argyhoeddwyd hwynt; nes eucadw rhag gorph. 
wys dim hyd hanner nos. Mae hyny yn hollol feius : nid dyna 
y ffordd i roes&wu brawd dyeithr ; ac nid dyna y ffordd i ddystewi 
ceintachrwydd gwragedd y rhai sydd allan ormod }’n y nos. Dys - 
ged y llywyddion bcthau fel hyn i’r Saint, a pheidient rhoddi 
esiamplau drwg eu hunain. Nid trwy osod dyeithr i fendithio yr 
ìioll fwyd, gosed dwylaw ar bawb, a sefyll ar y llawr byd hanner 
uos, y mae ei roesawu, ond trwy olchi ei draed, gosod bwyd o’i 
tiaen, a’i wahodd inewn amser i’r gwely. Os mai y Saint yw 
plant y goleuui, na fydded eu goleuni yn oleuni canwyllau, onide 
dichou y tywyllant fwy uag y goleuant. 


ANERCHIAD YMADAWOL ABEL EYANS. 

Anwyl Saint Cymrü, — Dymunaf eich anerch ar fy ymadawiad 
i wlad arall, y lle ag y mae fy enaid yn ei hoffi cyn ei weled, ond 
yn unig drwy ffydd, yr hnn a ddaeth drwy glywed gair Duw; a 
chan fod Duw yn ein galw allan o Babilon, da genyf yw ufydd- 
hau iddo, er y carswn weled llawer mwy mewn ufydd dod i’r 
alwad ddwyfol hon, o'm hanwyl frodyr a chwiorydd, yn enwedig 



l'DGORN SEION. 


19 


y sawl sydd â modd ganddynt. Y Dnw da a agoro y ffordd i'r 
tlodion ar ein hol, yw fy ngwir ddymuniad a’m gweddi liarhau* 
ar yr Hwn sydd â phob calon yn ei law, er mwyn Crist. Yr 
ydwyf wedi bod yn llafurio yn eich plith, er yn agos i chwech 
mlynedd bellach ; a theirolaf fy hun yn ddiolchgar am gael y 
fraint fawr hon o wasanaethu arnoch, pan yn gwybod plant i 
bwy ydych, sef i Dduw. Yr ydwyf fi o’m calon hefyd yn ddiolch . 
gar i f r Hwn a’m galwodd ac a'm nerthoddyn y 6wydd bwysig hon 
hyd yma; ac ymddiriedaf yu yr un gallu dwyfol yn ei wasanaeth 
yu yr araser dyfodol, i arwain ac araddiffyn fy anwyl frodyr a 
chwiorydd tua’r fan y cânt ddiddosfa, pan y bydd nerthoedd y 
nefoedd yu cael eu hysgwyd — pan y bydd yr heintian a’r plaau 
ar Babilon, a'r ddaear yn ysgwyd fel bwth, yn siglo fel meddwyn 
■ — pau y bydd pob gau noddfa wedi darfod, a’r phiolao yn cael eu 
tywallt ar Babilon fawr — pan yr yrawelir A’r lleoedd uchel yn yr 
uchelder, a tbrigolion y ddaear ar y ddaear, a’u carcharu mewn 
carchardy; ac ar ol llawer o ddyddiau yr ymwelir â hwynt ! 

Ar fy ymadawiad y tro hwn o Gymru, yr ydwyf yn teimlo fy 
hun yn rhydd oddiwrtb waed pawb oll,allan o’r eglwys, ac hefyd 
ynddi. Nis gwn am un dim o'm heiddo a íu yn achos i gym- 
maint ag un i adaei yr eglwys hon, nac hefyd a rwystrodd neb i 
ddyfod iddi o’r byd. Hefyd, gallaf alw ar bob swyddog a Saint, 
os oes gan rywun ryw gyhuddiad yn fy erbyn, o ryw barth o 
Gymru, ara beidio a chuddio dim cyn fy ymadawiad, am yr hyn 
y byddaf yn dra diolchgar. 

Ac anwyl frodyr a chwiorydd Gogleddol, yr ydych bob amser 
wedi gwrandaw ar bob cynghor o’m heiddo, am a wn i am danynt ; 
a dymunaf etto ar i chwi wrandaw ar y cyughor olaf hwn o’m 
beiddo yn Nghymru ; a hyn ydyw — sef, ymddiried digon yn yr 
offeiriadaeth, yr hon sydd yn meddiant gweision Duw a fydd yn 
eich plith, ac yn llywyddu arnoch. Ufyddhau ac ymddiried 
ynddynt hwy, yw ymddiried ao ufyddhau i Dduw ; a thra y 
gwnewch hyny, bendithir chwi gan yr Hwn a’ch bendithiodd byd 
yn hyn. Ond os anufyddhau a gwrthwynebu a wnewch y ilyw 
yddion a rydd Duw i’r dyben eich amddiffyn rhag eich gelynion, 
yna daw y gelyn i mewn fel yr afon, a chollwch yr Ysbryd Glán 
a’i gysuron a’i fendithion dwyfol ; ac, O golled fawr a fydd hyny, 
anwyl Saint. Hefyd, na fydded i cliwi feddwl y gellir eich 
diogelu na’ch amddiffyn gan yr hen fugeiliaid a fu yn eich 



20 


lîíGORN SF.ION. 


amddiffjn, am y bydd ganddynt lawn waiih i ofalu am creill a 
rvdd eu Brenin i'w gofal, lle y bvdd cryfach gelynion a mwy o 
yroosodiadau, a chyfrwysach o lawer. Ond eich llywyddion chwi 
a welant ac a ddeallant ymosodiadau eich gelynion yn yr amser 
a ddel, am y gwna’r gelynion gynnyg mewn llawer dull newydd ; 
am hyny, nis gall yr oll a gawsoch o ddysgeiliaeth yn yr ainser 
n a«*tli heibio, i fod yn ddigoned yn \r aniser dyfodol, am fod y 
diafol yn newid ei ddull a’i fyddinoedd er ymosod ar fyddiuocdd 
yr lesu addiwyn ; ond er hvnv, gwel yr ofTeiriiidaeth ddwyfol ei 
îioll drefniadau ef mewn pryd. Am hyuy, bydded i’r holl Saint 
fod yn barod ar y tarawiad, gan ddysgwyl gorchymyn eu llyw- 
yddion, a’r llywyddion eu Uywyddion hwythau — pob un yu ei le 
ei hun. 

Yn awr, yr wyf yn terfynu, gan gyflwyno fy niolchgarwch 
mwyaf am yr holl paredigrwydd a gefuis yn mhob dull gan fy 
inrodyr a’m chwiorydd anwyl. Cìweddiwch lawer etto droswyf fì 
a’r ymfudwyr, fel y gallom oll gydgyfarfod mewn Uawenydd ar 
fynydd Seion, wedi maeddu ein holl eîynion. Bellach, cannf yn 
iach i'r holl Saint ; a’r Arglwydd grasol a’ch bendithio ae a’ch 
•cadwo chwi a minnau yu ei deyinas, yw gwir ddymimiad 
Eicli brawd yn y cyfammod newydd, 

Abel Etans. 


A YDYW TYWALLTIAD YR YSBRYD YN GALW AM 
I-WY 0 ARIAN? 

Piciion fod y gofyniad hwn yn hynod yn ngolwg rhai, ond nid 
felly yn ngolwg pawh. Darfn i ni ei ofvu,o lierwydd ini ddarllen 
yn y “ Fainily Herald’* am Ion. ö, IHôO, ydernyn canlynol: — 

“ Ymddengŷs mai arian yw cnaid y hyd ; mae hyd y nod vt 
EffBgyl yn cael ei chyhoeddi i’r paganiaid trwy allu arianol; ac 
er i Syl.'aeuydd inawr yr Ëglwys awUmdodi ei epostolion cyutaf 
i fyned alian * lieb arian ac heb bwrs i’.v cadw,’ y mae areitbwyr 
Neuadd Exeter, y rhai sydd yn ystyried eu hunain yn olynwyr 
cyfreithlawn a gogoneddus y cenadon cyntefig, yn metliu symud 
cam heb y peth halogedic liwnw ag y gorchymynwyd i’r cenadon 
cynlefig i ymgadw rhagddo. Cymmerodd dadl ueillduol le yn 
ddiweddar rhwug dau dduuinydd Ysgotaidd, Drd Candish a 
Begg, ynghylch pwnc yr arian. Rhoddwn hi yn ngeiriau new- 
yddiadur yn Edinbnrgh, a elwir ‘ Witness’. Y mae yn rywbeth 
arddercliog. • Dywedui Dr. lîegg, mewn cyfeiriad at y posibl» 


UDGORN SEION. 


21 


Twydd a grybwjrllodd Dr. Candish, o dywalliiûd anarferol o 
îsbryd Daw, aro yr hyn y credai efe y byddai yn sicr o achosi 
dyled,— ei fod ef (Dr. Begp; yn dyfod i benderfyuiad gwahanol 
iawn, gan ei fod o'r farn y dylascnt gael gorphwysdra, neu lon- 
yddwch, fel y geilw tnasgndchwyr hyny, er parotôigogyfer â’r fath 
achosion o eîsieu sydyn.’ Yr oedd y ddau yn awchlym am yr 
arian ; «md yr oedd un yn dadleu nad oedd vr arian yn dda and 
yn unig i ddenu Yshryd Duw i’r symudiad ; ac yna y gallcnt 
leihau y brich arianol, o herwydd y trallent wneyd efo llni o arian, 
neu heb ddim, gyda'r Ysbryd : meddyliai y llaìl nadlylni fod un 
math o orphwysiad, rhag i’r Ysbryd, trwy weled y trysori'eydd yu 
lleibau, dynu yn ol ei râs mewn gradd gyferbyniol.*’ 

Gallem feddwl, wedi darllen y sylwadau srnwyrol uchod, nas 
goll yr enwadau crefyddol ddysgwyl llwyddiant mawr yn v 
gwledydd tramor, oddieithr cael llwyddiaut mawr cartrefol i 
gasglu arian ato yn daeuorol. Nad pa faint o dywalltiadau yr 
Ysbryd a dderbyniaut, ni chânt byth ddigon er daufou gymmaint 
ag un cenadwr ymaitli hob bwrsaid da o arian, nac beb lawer o 
ddillad a pliob peth arall, fel na byddo un achos iddo ymddiried 
diin ,vn Nuw ond yn uuig ei gadw rhagboddi ar y raòr. Yn 
mha both y mae Duw yn ateb gweddiau tacrion Cristionogion y 
wlad hon ar ran y paganiaid ? Nid yw yr Ysbryd a siaradant yn 
ei gylch, yn helpu dim ; yr arian yw yr holl nerth, Pan balla 
i yr arian, mae y cenadon yn dychwelyd, oblegid ni wna yr 
Ysbryd agor calon neb i’w cynnorthwyo. Y mwyrif o’r credin- 
wyr tramor yw y plant (neu eu rhieni) a ddysgir ag ariau y wlad 
lion. Nid oes yno nemawr waitb unrhyw ysbryd, ond yr ysbryd 
ariangar. Meddyliwn pe buusai crefyddwyr y wlad hon yn 
‘treulio amser eu cyfarfodydd gweddio cenadol, at ennill a chrynhoi 
fwy o arian i r cenadon, y buasui eu befengylau yn llawer inwy 
llwyddiannus nag yn y maent yn awr, ac y buasai rowy o’r peth 
a alwant yn dywalltiad yn cael ei roddi. Yn wir, yr tinig dyw- 
alltiad sylweddol ac effeithiol, yw y tywalltiad arianol i'r dysglau^ 
dyna sydd yft argyhoeddi y paganiaid, ac fe ŵyr y cenadon 
hyny yn dda. Pa ysbryd, ond yr un arianol a sylweddol, a 
gynhyrfa neb o feibion Cyraru i adael eu gwlad, a myned i 
blith paganiaid i bregethu? Dyweder wrth rai o honynt sy’n 
dymuno myned yn genadon, y rhoddir digon o arian iddynt i’w 
cludo i ben eu taitli, a’u cynnal am flwyddyn gyfan ; ac wedi 
hyny fod yn rhaid iddynt ymddibytiu o hyd ar drugaredd Duw. 
Ai tybied t r elent ? Na, gwyddant fwy am nerth arian, nag ani 


Ç*2 


ÜDGOEM SEJON. 


nerth eu Creawâwr. Mynant hwy sicrwydd am fy wioliaelh ya 
jîjntaf, a raawr dda iddynt ; os mai dynion aydd yi» eu danfon, 
dynion hefyd ddylai eu cynual, a gofalu aa dauynt. Yr oedd 
Iesu Grist yn danfon ei genadun heb bwrs nac yagrepan, ac etto 
ni fu eisieu arian na dtm arall aroynt; canys yr aedd Duw yn 
agor calonau i’w diwaliu o bob peth. Ni cheir neb yn gwoeyd 
felly yn awr, ond yn unig y Saint. II ae tywalltiad yr Ysbryd 
•ectyddol yn beth na theimlwyd, na chlywwyd, ac na welwyd 
eriaed gan enwadau ein gwlad ; ac o ganlyniad, ni anturiant ddiin 
i’w ofal, heb fod digon o arian wedi eu darparu gyferbyn á phob 
diffyg. Os yw Ysbryd yr enwadau yn gwneuthur rhywbeth heh 
gynnorthwy arian, trwy y Cholera yn unig y gwna hyny ; canys 
lieb y naill beth neu'r llall, n ; s gall wneuthur dira, oblegid tystir 
nad yw yn un math o sylwedd, ac felly dim ydyw ; a gẃyr pawb 
nas gall crtm wneuthur dim. 

Gobeithiwn y chwilia ein oyd-genedl am yr Ysbryd sylweddol 
hwnw sydd mewn addewid, yr hwn “ pa bethau bynag a glywo, a 
lefaraefe; a’r pethau sydd i ddyfod, a fynega efe i chwi” — yr 
hwu a roddir i “ bawb yn mhell,” cynnifer ag a ufyddhao i alwad 
Duw : yua gwna yr Ysbryd hwnw gyd-weithio â hwynt, a chyda 
yr holl genadon a ddanfonir gan Dduw. Arweinia yr Y’sbryd 
hwnw y cenadon i bregethu yn debyg i’r cenadon gynt,“ heb 
arian, ac heb wertb," sef heb y gyflog, a’r sicrwydd am gymhorth 
arianol. 


YU ATHRAW A’R DOCTOR. 

’Roedd Atliraw parchodig a Doctor, 

Ers ’chydig mewn cynghor yn cwrdd, 
A’r Seintiau Dîweddâf a’u roater, 

Fel arfer, ddaeth gyntaf i’r bwrdd. 
Wrth ’r Athraw dywedodd y Doctor, 

“ Mae galar a blinder i’m bron.” 

‘ Wel, Ddoctor, pa beth ydyw’r mater?'* 
Medd yntau yn llawen a llon. 

D. “’Rwyf wedi cyhoeddi cyn heddyw, 

Mai marw wnai crefydd Joe Smith ; 
Ond gelwir fi ’nawr yn gau-brophwyd, 
A’m llwyddiant a luddiwyd ara byth.’’ 

4- “ Gwues innau ddifenwi y Seintiau, 

A gwyr yr athrofa ’run modd, 

A Pheirch. yr ardaloedd a’u deiliaid, 
Trwy ’u galw’n Sataniaid a'r g’oedd.’*' 



t’DGORN SEION: 


2.1 


ìy, “ Fe ddylem ystyried ein ’stori, 

Cyn myn’d i'w chyhoeddi i’r byd ; 

Mae’n eglur fod crefydd y Seintiau 
Yn ol y ’sgrythyrau i gyd. 

Perswadiant y bobloedd i gredu 
Yn Iesu, ac edifariiau, 

Ac yna cydgladdant yr iifydd 

Mewn bedydd, er maddeu pob bai. 

*\ol hyny arddudaut eu dwylawr, 

Gan uddaw yr Ysbryd a’i ddawn 
I’r cyfryw, yn ol ei onestrwydd, 

Os ceidw’i ddyledswydd yn iawn. 

Addawant y doniau ysbrydol 
I bawb yn bersonol yn awr, 

A ninnau nis gallwn wrth-brofi, 

Iíeb dori addewid Duw mawr. 

Os na cbawn rhyw gynllun fo’n gallacb) 

Ac harddach, nag erlid y Saint, 

Fo gollwn y cyfan o’n deiliaid, 

A’n dolur fydd fwy-fwy ei faint.’’ 

A. “ ’Rwyf finnau yn gweled ein gwaeledd, 

Heb feddu gwir sylwedd na sail ; 

A chan nad oes genym arwyddion, 

’Does rawyach un moddion a saif. 

Diddynraut ddoethineb ein doethion, 

Trwy ddweyd fod arwyddion i’w cael ; 

Ac nid yw’n hathrofa na’i threfn, 

Ond dyfais ÍT«1 egwan a gwael.’ , 

T>. u Os ewch at y Seintiau, wych Athraw, 

Cewch weithio â’ch dwylaw fel Paul, 

A derbyn awdurdod ac urddas 
Gan rai a ystyrir yn ‘ ffol.* 

Gwell genyf ti gynnyg diwygiad, 

Yn mhlith ein hoíl ddeiliaid trwy’r lle.’ > 

A. “ ’Rwyf finnau yn eilio — mae’n henwau 
Y’n well nà holl ddoniau y ne’ ! *• 

Llantrisant. R. Rorerts, 


GOFYNIADAU AC ATEBIÖN. 

1.’ A oes anghen cadw y llygaid yn agored wrth ofyn bendith 
t)uw ar ein bwyd, fel ag y byddo i ni wylio ar yr un pryd? — Gwr 
o’r Fro . 

Nac oes; y maeyn fwy gweddaidd yn mhob gweddiwr i gadw 
ei olygon yn nghau pan fyddo yn gweddio; ond nid oes eisieu i’r 
sawl sydd yn gwrandaw wneyd hyny, os gall ymgadw rhag 



21 


UDGOU* 8E10*. 


syllu OíMiamgylch. Y mae gwedJio a gwylio yn düau beth 
gwuhanolý ac nid oes raid r.yflawni y ddau ar yr un amser ; 
ohlegid y inae arnser i bob pctb. Fa eisieu gwryíio sydd wrth 
ofyn bendith? Ai tyWied y cymmera rhywun y ddysglaid bwyd 
o’u tlaen, tra y byddom yn cau ein llygaid ? l’e by.idni hyny 
yn betli arferol, onid oes genyiu ddwylaw i gadw gafael yn ein 
dysglaid, heb achos agor ein llrgaid ? I*.in fyddo dyu yn cau 
ei lygaiJ wrth weddio, nid oes dim gweledig i d)nu ei feddwl 
oJdiar Dduw j ond tra byddo yu eu hagor, y uiae perygl iddo 
gMtd ei derntio gan lawer peth. Y mao ychydig iawn o ciriau 
yn ddigon wrth ofyn bendith : ni ddyleni fendithio pawb pan yn 
bendithio bwyd,canvsy inae cydeusderau ereill at byny. 

2. Beth ywy geiriau a ddefnyddir wrth fedyddio gan oíleiriaid 
ac henuriaid y Saint ? — Hotjijn. 

Hweinyddir bedydd yn y dull canlynol : — Ar ol i’r gweinyddwr 
fyned à’r bedyddiedig i lawr i’rdwfr, ac ymaflyd yn briodol ynddo, 
adrodda y geiriau hyn— *• John [neu beth bynag fyddo yr enw], 
wacii cael fy awdurdodi oddiwrtb Iesu Grist, yr wyf yn eich bed- 
yddio chwi yn cnw y Tad, a'r Mab, a’r Ysbryd Gián. Ameü. 1 ’ 
Ni ddylid defnyddio un dull arall. 

3. Pa beth vw y rhesw m goreu allaf roddi i’r byd o defnyddiad 
dwfr yn v saGiament l — Henuriad. 

Mae llawer o’n swyddogion, trwy eu hanwybodaeth, wedi bod 
yn cyhoeddi llawer o betbau disail mewn perthynas i ddefnyddiad 
dw fr yn lle gwin. Dysgir ni i ddweyd mai gwin addylid arferyd, 
lle gellir ei gael; oud uid gwin meddwol, eithr un newydd o 
flrwyth y winwyddeu. Canialâu y mae Duw i ni arfer dwfr 
dros yraiuser presennol, ò herwydd ein hamgylchiadau. Y raodd 
y gwyddom fod Duw yn caniatáu, yw, o herwydd eiu bod yn der- 
byn o’i Ysbryd ar ol cyfranogi o*r dwfr. Gali Duw gauiatáu yr 
byn a feddylio yn oreu. 

4. A oes sòn yn y Testament Newydd am batriarchiaid, 
archoffeiriaid, ac offeiriaid, yc yr eglwys gynt, fel y sydd yn bre- 
sennol gyda’r Saint? — Cyfaill. 

Nid oes sôn am danynt, efallai, wrth yr enwau yna, ond y mae 
wrtli enwau ereill. Dysgwyd ni mai efengylwyr oedd y patri- 
archiaid, ac ma» archoffeiriaid oedd y rhai a feddent y lywydd- 
iaeth nesuf at yr apostolion. Eglur yw raui un o’r offeiriaid oedd 
Phillip, o herwydd uid oedd ei awdurdod gymmaiut ag henuriad 


l'DGOUN SLiON. 


3 ó 


fef y gellir tleall oddiwrth ui liunes yn Suraaria. Yr oedd yr 
apoötolion gynr, ynghyd ag ereill, fel y rhdi preseunol, yn rayned 
yn aralach wrlh yr emv lienuriaid, uug wrth cuwau eu swyddi. 
Felly y bu gyda Chapt. Jones; ychydig iawn vu Nghyraru a 
wyddenl ei fod ef yn urchoíTcirìad, gyda bod yu henuriad. Caan 
fauylu ar bethau fel li)u ryw acnser araJl. 


CYNNUYCHIOUAD Y SAINT YN MHRYDAIN FAWR, 
NADOLIG 1S49. 


Wele ni yn gosod o flaen ein darllenwyr gyfrîf yr holl Saint yn 
Mhrydain Fawr, fel y rhoddwyd tu cy unrychioliad i mown gan 
lywyddion y gwuhanol gynnadlcddau, erbyn Nadolig Ikl9: — 


('tmnadltildau. 

Líttu'uddion. 

('un^. 

4 

Hen. 

Off.Ath. 

Ula, 

, (Ul. 

E4iiilMirsli 

.Wilüain Gibson ... 

23 

1 

41 

5 2 

66 

22 

1301 

Macclfílleld 

. .J. Clemeiiis 

5 

0 

23 

15 

8 

6 

330 

I.'lt of M«»ii 

, .Loren lUbhit .... 

3 

0 

10 

6 

5 

4 

90 

Slaff'irdslme 

.J. I>. Ross 

12 

0 

38 

33 

M 

12 

317 

l»erl)V»liiie 

• Leuis Robbins.. 

II 

0 

41 

25 

20 

10 

424 

Woi ceslershire . . . . . 

.Jolin Lton 

H) 

(1 

20 

21 

7 

9 

305 

Hcilford'hiie 

. J H. ri.imgan...., 

15 

0 

43 

4» 

16 

12 

519 

Clielleiilu 

.J. W. Ciimuiiiigs... 

19 

0 

42 

34 

25 

19 

6 »6 

Leicesier 

. Leuis Rohbius 

4 

0 

11 

15 

5 

6 

224 

lltfiefordaiiire 

.C H WheclocR ... 

19 

0 

29 

29 

21 

12 

498 

Noiwich 

.l'homas Sinith.... 

10 

0 

32 

32 

18 

10 

457 

I.iv«i pool 

. Miio Audriis 

12 

0 

55 

65 

27 

21 

1049 

Newc islle uii- Tyue. . . 

. . Williiiin Spedhiuaii, 

15 

0 

43 

39 

16 

13 

569 

Llasgow 

.Harrisoii lìurgess . 

25 

0 

84 

67 

91 

37 

1713 

Liiicoln.'hire 

.WilHam U CnUer . 

10 

0 

18 

25 

!7 

4 

359 

Clulieroe 

.Williani Moss 

10 

1 

22 

34 

19 

7 

357 

Cuu. ii (12 Cynniidi.; 

Williain IMiillips . . . 

100 

2 

426 

239 221 

119 

4615 

lliadford 

.James Mai.'deu ... 

15 

1) 

36 

66 

21 

10 

770 

C.iliouay Uiiioii . . . , 

John K« Hy 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

18 

Hull 

.Jaiius M Naughton . 

5 

0 

21 

17 

11 

6 

315 

Lliirnlaiu 

..lohn Baiiks 

40 

1 

9S 

113 

61 

41 

2637 

Sheilield 

.C. Duiui 


0 

53 

99 

64 

34 

1789 

Waiuichsinre 

. \ llred Coidou 

11 

1 

47 

54 

21 

15 

775 

lîii iiiinghain 

Jeter Clintou 

20 

0 

81 

88 

50 

36 

1640 

Muichester 

,R. C«»ok 

28 

0 

97 

187 

75 

41 

2566 

Soiuli Conference.... 

Jobn Halliday 

19 

0 

32 

67 

35 

37 

1150 

Prestoii 

G. D.Watt 

S 

0 

40 

28 

18 

2 

500 


Cyfanswui 479 6 1182 1496 958 518 26012 

!\Iae y cynuydd oddiar y Gynnadîedd GyfTrediuol yn uiis Awst, 
1848, wedi cyfrif y l,9üü a yrafudpdd oddiar hyny, yn 10,010. 
Heugys hyu fod y grefydd adferedig yn llwyddo. 


CYNNADLEDD GYFFREDINOL NEILLDUOL. 
Cafodd cynnadledd gyffredinol neillduol ei chynnal yn- Liver- 
pool ary 5med o'r mis prescnnol, lle yr oedd ya wyddfodol yr 



2(5 


l'DGORN SEION. 


Apostol Orson Prntt, yr Archofleiriaid Dr. L. Rfchards a Johti 
Bank9, a’r HenuriaidC. H. Wheelock, Harrison Burges9, Jeter 
Clinton, Janies W. Cuminings, William L. Cutler, .Milo Andrus» 
John Halliday, James R. Flanigan, Richard Cook, Jame9 Mars. 
den, Lewis Robbins, Thomas Margetts, Glaud Rodger, Jamcs 
Ro9s, George Halliday. Yn mhlilh y gwahanol bethau a bender- 
fynwyd yno, y raae yr hyn a ganlyn yn dal perthynas neillduol 
â’r Saint Cymreig : — 

“ Cynnygiwyd gan Levi Richards, fod Cynnadledd Sir Hon- 
íîordd i gynnwys cynnadledd bresennol y Casnewydd, ynghyd â'r 
cangenau ar gyfìiniau Sir Faesyfed, gerllaw Sir flenffordd. Car- 
iwyd yn unfrydo). 

“Cynnygiwyd gnn James W. Cummings, foJ Levi Richards i 
gael ei benodi i henderfynu pa gangenaii yn siroedd Mynwy a 
Maesyfed fydd i’w cyssylltu á Chymiadledd Sir Henffordd, a pha 
rai i’w gadael i’r lywyddiaeth Gyrareig. Cariwyd yu unfrydol, 

“ Cynnygiwyd gan John Bank9, fod Leti Richard9 i gael ei 
apwyntio yn gynnrychiolydd Eglwya Iesu Grist o Saint y Dydu- 
iau Diweddaf yn Nhywysogaeth Cymru, yn ddarostyngedig i 
gynghoryr Heuuriad l’ralt, gydag awdurdod i ddysgu a chynghori 
llywyddiaeth yr eglwys gyfeiriedig yn Nghymru, a Ue bynag y 
hyddo yn teitbio, yn unol A’r awdurdod a’r cyfarwyddiadau a 
roddwyd iddo yn flaenorol gan brif lywyddiaetb yr Eglwys. 
Cariwyd yn unfrydol. 

“ Cynnygiwyd gan Harrison Rurgess, fod holl lywyddion y 
Cynnadleddau, i ddanfon i’r Henuriad Pratt, ddwywaith yn y 
flwyddyn, gynnrychioliad cywir o rifedi y swyddogion a'r aelodau 
o dan eu gwahanol lywyddiaethau ; a’r cyfan i fod yn Liverpool 
bedwar dydd ar ddeg cya y laf o Ionawr, a’r laf o Orphenaf. Y 
llywyddion i gynnal eu cymmanfaoedd cbwarterol fel arferol,neu 
fel y raeddyliont oreu. Cariwyd yn unfrydol.’’ 

Dyna yw yr oll sydd yn dal cyssylltiad â Chymru; a chredwn 
ý bydd yn dra bendithiol. 

Gyda golwg ar genadiaeth y brawd Levi Richards, sylwa Orson 
Pratt, yn ei Star am Ionawr 15, fel y canlyn : — 

“ Fe welir trwy edrych ar gefuodion ein Cyranadledd Gyffredinol 
Neillduol, a gynnaliwyd yn Lirerpool ary ômed o’r mis hwn, fod 
yr Henuriad Levi Richards wedi ei apwyntio i fyned i Gymru, a 
rhoddi cynghor a dysgeidiaetli i lywyddiaeth y cynnadleddau 
Cymreig, a phawb ereill y dygwydde fod yn eu plith. Mae 
gwraig yr Hcnuriad Richards ganddo yn y wlad hon, a dymunir 
yn neillduol ar y cynnadleddau Cymreig i gyfranu o’u heiddo 
tuag at gynnaliaeth y Brawd Richards a’i deulu. Bydded i 
Dduw fendithio ei lafur yn helaeth yn y Dywysogaeth hono, a 
nerthu achadarnhau pob Saint fiyddlawm 


UOGORN RiIOIf. 


n 


“ GaIwvH y gynundledd neilldiiol hon ynghyd, heb braidd un 
diwrnod o ryl»ydd ; y r oedd yr henuriaid fu yn bresennol yn 
dyuwydd bod yn Liverpool ar yr amser er caou yn iacb i’r Sainl 
a nwylient gyda'r Argo.” 

Gobeitbiwn y gwna yr holl gynnadleddau wrandaw ar y Llyw- 
ydd Pratt, a pharotòi gogyfer â derbya a groesawu ein brawd 
Dr. Levi Richards. 


DARGANFYDDIAD HYNOD YN CALIFORNIA. 

Mae a ganlyn yn ddyfyuiad o lythyr a ysgrifenwyd gan ddyn o 
Gaerefrog Newydd at ei wraig, yr hwn sydd yn awr yo gweithio 
yn mwngloddiau California. Mae y llythyr wedi ei ddyddio 
Awst 26, 1849. 

“ D irganfyddwyd mwnglawdd aur yn y lle hwn (yr hwn a 
elwir Murphy’s Diggings) wythnos i heddyw ; mae yn amlwg ei 
fod yu gloddfa hen iawn — 2lf troedfedd oddyfnJer, ac yn sefylí 
ar gopa myuydd uchel. Y mae wedi creu cryn syudod yma, g«i> 
y buwyd rai dyddiau cyn y gallwyd gwneyd parotoiadau i fyned 
lawr iddo. CafwyJ ynddo esgyrn corff dynol, ac hefyd allor at 
addoli, a rhyw bethan ereill oedd yn dwyn nodau gwaith dynol. 
OdJiwrth yr olwg bresennol ar bothau, y raae yn ammheus pa un 
a dàl i’w weithio neu peidio, gan mai craig yw y cyfan yno, yr 
hyn a ofyn lawer o oflferynau a pheiriannau i’w weithio.” 

Bydd y dargunfyddiad hwn, os edrychir mewn iddo gan ddyn- 
ion deallgar, yn debygo fod o bwys mawr mewn hanesyddiaeth. 
Cadarnha hyn y fl’aith o fod cyfoeth euraidd y wlad hon yn adna- 
byddus i genedlaethau blaenorol ; a gall y gweddillion sydd 
wedi eu cael, ein goleuo mewn pertliynas i lianesyddiaeth y bobl 
a ddarfu drywanu y mynydd hwn gyntaf ddau cant a deg o 
drot'Jfeddi ; ac yn ddiammau hefyd i beri ymchwiliad i’r achos 
o adael gwlad lle yr oedd cymmaint o aur yn bodoli, a lle cafodd ei 
ddarganfyddwyr yr annogaetb i weithio y fath gloddfeydd helaetb 
mewn amseroeid cyntefíg. — N. Y . Post. 


NEWYDDION O’R LLYN HALEN. 

Hvsbvsir yn y “ St. JìOuìs Republican,” am y 4ydd o Ragfyr, 
fod dyn wedi newydd cyrhaedd St Louis, yrhwn oedd wedi ym- 
adael a’r Llyn Halen nddeutu diwedá JMedi. Cyfarfyddodd ar y 
fl’ordd â thri llwyth o’r InJiaid yn gwersyllu, er dysgwyl dyfodiad 



28 


t.'DGORN SEION. 


Mnjnr Filzpatrick, y dirprwywr índiaidd. Ycbydig vn mhellach, 
•cyfarfyddodd â’r Alajor ei hun, yr hnn a hyabysodd idd<» fod 
llawer o’r ynifudwyr am aur yn ineddwl trculio y gauaf yn Ninaa 
y Llyn Halon a Fort Hridger, Ilysbysndd hefyd fod y Mormon- 
iaid wedi cael allan flordd i deithio menn lígain neu ddeg »r 
liugain o ddyddiau yn groes i’r anialwcl) a Sierra Nerada, lle y 
luae cyllawndero goed a d wfr yn inhob man arni, ac yn rhwydd 
i'w croesi. Mae cwinni«»edd o Formoniaid wedi teithio yr hoîl 
-hellder o'r Sacramerito i’r I.lyn Halen, gvda chameîod llwythog, 
inewn pymtheg diwrnod. Yr oedd y Mormoniaid wedi cnel 
cnydiau rhagorol o wenith a llufuriau ereill, cloron, erfin, Ä:c., 
inwy na allent dreulio; ond y mae’r ymfudwyr sydd yn dyfod 
yno yn barhaus yn prynu y gweddill am brisiau uchel. Yr oedd 
digonedd o nrian yn y lle ; nc at byn y gellir ychwanegu v íTaith o 
fod y Mormoniaid wedi sefydlu bathdý' cu hunain, yn mha un y 
inae cyflawnder mawr o lwch aur California wedi ei íathu yn 
ddarnau o wahunol werth, a rhai mor fawr ag 20 dolor. 


GORYMDAITH Y SAINT O FERTHYR I DDOWLAIS. 

Os bu goryradaitb gan y Saint yn Ninas y Llyn Halen, ymdden- 
gys fod y Saint Cymreig wedi mynu gorymdaith hefyd yn eu 
“ dinas’* hwytliau yma, yr hon nid yw, er hyny, yn ddinas 
barhaus, ond yn ddinas i wneyd fawr o honi nes cyrhaedd ei 
gwell. Yn gymmaint ag i gangen Dowlnis gyhoeddi fod gwyl dê i 
gael ei chynnal ganddynt yn eu neuadd, ar ddydd nodedig Nad- 
olig, penderfynodd amryw o Saint Merthyr a Georgetown, ac 
ereill o’r cylchoedd, i dalu ymweliad gorymd^ithiol á'u brodyr yn 
Nowlais, a chyd-eistedd wrlb yr un bwrdd té, i loni eu gilydd. 
Ain ddau o’r gloch, yr oedd cannoedd o Saint wedi j'mgynnull, 
yn dra tlirwsiadus, yn y Georgetown, lle y gorchymyn wyd iddynt 
i gerdded bob yn hedwar, yv henuriaiil i ílaenori, a chôr Cymraeg 
a Seisnig i ddifyru teulu’r gân. Cychwynnsant yn drefnus a 
chariadus, ac ni welodd v cannoedd edrychwyr y fath odd fellows 
erioed o’r blaen. Yr orymdaith dehycaf iddî oedd hono yn 
Ninas y Llyn Halen ; c inysni welwyd plant yr un Tad yn 
gorymdeithio erioed yraao’r blaen. Synui y hobl weled oddeutu 
wyth cant neu ragor o Saint yn myned gyda’u gilydd i yfed lê, 
er cynnorthwyo cangen Dowlais, Ennillodd y cantorion glod 



IDGOr.N SF.ION. 


2Í> 

mawr, a pherodd y Saint ryfeddod. Ni chredasai Jlawer fod 
cymmaint â hyny o Saint yn yr boll greadigaeth, serth eu gweled. 
Nidoedd lle i bawbi wledda yr un pryd, o herwydd eu nifer; 
ond boddlonwyd pob un oedd yn caru bara melys a brau, a'r 
siriol grrpan tê. Wedi gwledda o dri hyd saith, ymddangesai 
pawb wedi'r cwbl yn awyddus nra ragor; canys ni fynent ym- 
adael á'r Ue. Ac am saith, peuderfynwyd clirio y brrddau, i 
gael newid y wledd. \\edi canu, a cheisio hendith ar vr ail 
wledd gan y Llywydd Fhillips, c> franwyd geiriau y bywyd tra- 
gywyddol ganddo ef a brawd arall, nes îddynt fwyta y cyfan 
dracbefn o’r bwyd ysbrydol, a galwad mawr am ragor. Wedi i'r 
hrawd Fliillips iierswadio y Saint, mai liwy oedd u lialen y ddaear,” 
deallasant fod gauidynt waith manr i liailtu ereill, gyda bwyta, 
a boddlonasant i fyned tua thref y pryd hwnw, nc aros heb fwvd 
ysbrydol hyd y gymnianfn. Dyna fel y bu yngliylch yr orym- 
daith a’r wyl dû j a pheth sydd gan neb i ddweyd ? 


COFNÇDÎON CYNNADLEDDOL. 

SIR GAERFYRDDIN. 

Cymmanfa chwarterol y gynnadledd uchod a gynnaliwyd yn 
Nghapel y Saint, Llauelli, ar y 6fed o Ionawr. Cynnrychiolwyd 
17 o gangenau, yn cynnwys 62 o benuriaid, 29 o oflfeiriaid, 28 o 
athrawon, a 17 o ddiaeoniaid; 50 wedi eu bedyddioj y cyfanswm 
yn ò80. Cafwyd cyfarfodydd da, a phawb wrth en bodd. — 
rlowell Williams, llywydd ; Isnac Jones, ysgrifenydd. 

CYNNA DLEDD ORLLEWINOL MORGANWG. 

Cynnnliwyd cymmanfa chwarterol y gynnadledd lion yn y 
Trade’s Hall, Abertawy, ar y I3eg o lonawr. Y cynnrychioliad 
sydd fel y canlyn : — 17 o gar.genau, 64 o henuriaid, 31 o ofleir- 
iaid, 30 o athrawon, a 13 o ddiaconiaid ; 39 wedi eu bedyddio 
oddiar y gynnadledd o’r blaen (oddeutu dau fis yn ol) ; y cyfan- 
swm yn 501. Cyflwynwyd cangen y Bontfaen i Gynnadledd 
Ddwyreinioì Morgauwg. (’afwyd cymmanfa dra efleithiol, ac 
arwyddioa gobeithiol iawn. — Thos. Pugh, llywydd , H. Slibbs, 
ysgrifenydd. 

SIR FYNWY, 

Cynnaliwyd cymmanfa y sir hon yn Nantyglo, ar y 13eg o 
lonawr. Cynnrycbiolwyd 20 o gangenau, yn cynuwys 83 o fcen- 



30 


l DGORN «RION. 


uriaid, 26 o offeiriald, 41 o alhrawon, a 2.5 o ddiaconiaid ; wedi en 
hedyddio, ; y cyfanswm yn 746. Cvfiwynwyd tair o gangenau 
i h wyddiaeth ? hrawd John Jonoa, o sir Frycheiniog. — Thoraas 
Giles, llywydd ; D.irid Jones, cofnodydd. 

CYNN AOLEDD ODWYREINIOL MORGANWC, . 

Cynnaliwyd cyramanfa chwarterol y gyunadledd hon yn N*a- 
ndd y Cymreigyddion, yn Merthyr-Tydfil, ar y Gfed o Ionawr. 
Cafwyd fod cynnrychioliad y gynnadledd fel y canlyn 25 o 
gangenau, yn eyonwya 130 o henitriaid, 90 o ofieiriaid, 104 o 
athrawon, a 47 o ddiaconiaid ; bedyddiwyd er y gymmanfa o’r 
lilaen, 14ô,- y cvfanswm yn 2108. Ordeiniwyd un i'r swydd 
bwysig o arehoffeiriad, am y tro cyntaf yn Nghymru, o dan 
ddw ylaw y Llywydd lMiillips, Abeî Kvau*, a William Howells. 
Derbyuiwyd dysgeidiaeth ragorol o eneuau y Lly wydd, A. Evans, 
Wm. Howells, ac ereill, nes peri i bawb lawenltau. O herwydd 
lliosogrwydd y gwraudaw wyr, cynnaliwyd cyfarfodydd yn y 
Georgetown hefyd i*r Saeson ; er hyny yr oedd y ddwy neuadd 
vn rhy fychain i gynnwys cyramaint o filoedd. — Wm. Phillips, 
llywydd; John DaTÌs, ysgrifenydd. 

iggT Dymunwn hysbysu i boll lywyddion y cvnnadìeddaa a*r 
« mgenau, y dysgwylir iddynt o hyn allan i roddi cyfrif liefyd o’r 
lioll aelodau aydd yn cael cu tori allan, yn marw, yn cael eu 
derbyn trwy lythyr, yn cael eu gollwng trwy lythyr, ynghyd â'r 
nifer sydd yn ymfudo, heblaw y cyfrif arferol. Cadwer cyfrif 
felly o Nadolig diweddaf yn mlaen. 


AMRYWI AETH AU. 

Ionàwr. — Yn ein hínsawdd ni, Ionawr yw y mis oeraf o’r 
ílwyddyn, yn ol cyfartalrwydd ; o herwydd mewn rhai blynyddau 
inae misoedd Chwefror a Mawrth yn oerach. Mae yr ystôr o wres 
a gafwvd yn yr haf wedi ei dihysbyddu yn hollol yn awr, ac 
nid yw yr haul etto wedi cyrhaedd digon o allu i'w roddi yn ol. 
Cyfartaledd cyff’redin yr hin-fesurydd yn mharthau canol ynvs 
Prydain Fawr, yn y mis hwn, yw 37 o raddau. Mae tyfiant llys- 
iau mewu cyflwr o farweidd-dra vn Ionawr. Meddyliai yr 
henafiaid fod anghen i’r mis hwn fod yn erwinach nag un mis 




tD'GOHN SEIÔN. 


.11 


arall, o hôrwydil gweddill y flwyddyn. Ond itiae y dull hwn o 
farnu, yn groes i brofiad diweddarach; o herwydd y raae gauaf 
mwynaidd yu cael ei ddihn yn aiul gau haf gwresog. Mae rhai 
blodau, raegys y Crocus, mezereon, a'r polyanthus, i’w gweled yu 
blodeuo tua diwedd Ionawr; a thua yr un amser (yn LloegrJ y 
mae brychod y cae, y fronfraith, a’r dryw bach, yn dechieu canu 
tipyu. 

Uheolag Ymddyoiad. — Gochelwch rhag y pethau canlynol : — 
Siarad' rtraeth a thrwsgl ; cadw mwstwr wrth fwyta neu yfed ; 
eistedd yn lledchwith ar gudair; tatìu rhywbeth och llaw yn 
ddiystyrllyd ; derbyn rbywbeth heb roddi diolch i'r rhoddwr; 
galw John n»u Sara. ar eich gwell, yn lle ei euw olaf; galw “ ti’* 
ar y naill y llall wrth yraddyd<lan o flaen dyeithriaid ac mewn 
cwrnpeini ; sefyll ar y tfordd, pan na fyddo lle i basio ; rhodi’l 
eich barn, pan na fyddo ueb yn ei hymofyn ; ateb cwestiwn yn 
lle arall, heb neb yn ceisio; gadael adnabyddiaeth ar yr heol, 
neu mean cwmui, heb ffurwelo ag ef ; rhwystro rhywun pan yn 
ymddyddan ag arall ; adrodd ystoriau neu ddadleuon meithion ‘ac 
anrahleserus ; sylwi ar wisgoedd y rhai fyddo o’ch amgylch ; 
gwrihwynebu rhywun ar unwaith, yn lledweyd, 4 * Gwell genyf ft 
feddwl fel aral],*’ neu, “ Y’r wyf tì ynofui eich bod yn carasvnied; ,, 
defnyddio geiriau isel a gwael ; helpu eich hunan wrth brydiau 
bwyd cyn helpu ereill ; oarthu eich dannedd â’ch fforch neu’ch 
bysedd ; crafu eicb pen ; dweyd pris yr ymborth neu’r diodydd a 
fyddwch yn roddi i yrawfilwyr ; gwrthod ateb llythyron. Gallem 
enwi llawer o bethau yn rhagar, ond gwell dysgu yr uchod yn 
gyntaf. 

JerusaleM.' — Dywedir fod yr îuddcwon, trwy gyfryngwriaeth 
Syr Moses Montefiore, wedi cael cenad gan y Llywodraeth Dyrc- 
iaidd i adeiladu teml ar fynydd Seiou, yn Jerusalem, yr hon a 
fwriadant wneuthur mar ogoneddus â theml Solomon. Mae 
£200,000 wedi cael eu casglu yn America yn unig at y dyben 
hwn. 

Llysiau at sYcnu.*-Y*r amser goren i gasglu llysiau a fwr- 
iedir sychu at wasanaeth teuluoedd yn V gauaf, yw pan fyddo eu 
blodau yn dechreu agor. Maent yn cyhuwys bryd byny mwy o’r 
nodd sydd mor anghenrheidiol, nag un amser arall. 

Glo- — Y n y flwyddyn 1705, yr oedd oddeutu 600 o longau yn 
ddigon i ddiwaìlu Llundain â gîo ; yu I80Ô, yr oedd eisieu 



.UDGOîlN SEION. 


3*2 

4,8-îfi o lwythi, yn cynawys odüeuiu 1,300,000 o dunelli; tra yu 
y rtwyddyn IHI8, gwnaeth 2,717 o longau 1*2,2G7 o fordeithiau, a 
chariiisant8,4l8,340 o duuelli. 

Puro Dmtfr. — Y ffordd i buro dwfr yjyw t.'iflu ychydig o 
aîwin iddo. Gwna 11 u. y\ ll vy dè buro pedair galwyn o ddwfr, a 
gyru yr holl anrahuredd i’r gwaelod. 

“ l»on. v — Mae y gair “ Hoh’* a ddefnyddir i ddychrynu plant, 
wedi cael ei ddechreuad oddiwrth gadfridog barbaraidd o'r enw 
hwnw, sef raab Odin, yr hwn oeJd yn achos o dJychryu i'w holl 
elyuiou. 

Hoberts o IlyMNi a'i “ Home Strore. — Mae yn gofus 
gau eiu darllenwyr am yr “ home stroke v a roddodd y Parchedig 
ucliod i'r Monuoniaid ychydig aniser yn ol, pan yr ymdduugosai 
yn fwy nâ choncwerwr yn rahwlpudau ein gwlad. Ni arosodd ei 
ergyd gyda'i Mormoniaid, ond dychwelodd yu ei hol yn nerthol at 
V cawr ei huu, a tharawodd efo Rymui i’r Gogledd, ac o’r Gogledd 
i Liverpool, lle y raae yn awr ara ei fywyd yn hawhio tè, wedi cael 
eì ysgymuuo oddiwrlh y Bedyddwyr am droseddau na ewyllysiem 
ni ei cofta. 

YR EFENGYL. 

Atom daeth efengyl Crist ; 

Peraidd yw ei sain i’r glust; 

Dwyn llawenydd raae i’r trist; 

Clywch, clywch, bob rhai. 

Newydd hyfryd yw i’n gwlad ; 

Cafwyd ffordd i gacl glanhâd, 

Trwy rinweddau Crist a’i waed ; 

Cly wch, clywch, bob rhai. 

Bedydd er maddeuant sydd ; 

jMwyach na foed neb yn brudd; 

Ffordd a gawd i ddod yn rhydd ; 

Clywch, clywch, bob rhai. 

Dawn yr Ysbryd rodda Duw; 

Nerth a rydd i dduwiol fyw, 

Ac i gyrhaedd Seiou wiw ; 

Clywch, clywch, bob rhai. 

Para yr oedwch, ddynion, ddod ? 

Y raae galwad daer yn bod ; 

Cewch y trysor goreu erioed ; 

Clywch, elywch, bob rhai. 


JOH.\ UA T 1 5, ARG ÜAFF V OD, H L B 1 U \ kl I V H k. 



Ruir. 14. | 

" ÜÍIIWIH ALLAM O HONI Ml, 

<*LV ttlUILu.%; » X NIIUUL I." I 

I DdO R \ 8 £ I 0 \, 

NEU 

ẃfrm ö ẃntnt. 


Ctrr. II.] CHWRFROR, I8Ô0. (Fris 2t 9 . 


CYNNWYSIAD. 

TL'l». TOO. 


Ojrledíwydtl Snyddwgiuii y Cofnodion Cy nnadltddol — 








Y lUad luddiou dutlll 23 

Uailnbiau J«i»epli S:iiub ar 
riydd.— Darlitli H .... 39 

Sir F/liut oo 

Ainryw luetaau — 

Cbwefror 01 

Llyihyr o*r Conncil Ulutf»aty 
Llyuydd \V. Pbillips.... 51 
Gair o Gyn^lior i'r lì»lwy»i .. 54 1 

Gofyniadau ac Atebion 5t> 

Ail Epislul Cylt'retlinol uddi- 
with SaÎMt y Dyddiau i»i- 
weddúf 57 

Trysoifa Ymfudul 02 

Newyddion o’r D>ífrjn..w. 02 

Gwiiodydd 02 

Cyiiiiiiaufauedd (2) 

Y'r Yiufudiad lie&af (ì) 

llalied pawb 5)lw... (3) 

At y Üospaitbnyr oll (41 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARGRAFFWYO AC AR WERTH G,\N J. DAYIS, GEORGETOWNf j | 

A R WEBTH HEFYD j | 

Gan y SaÌDt >n eytfiedinol, a llawer o Lyfrwenünyr, , | 

tiwy y Deau a’i Gogledd. 



1 


1850. 


TAT/IADAU AM T rnTTARTER TN TEHFTST YN 

MI8 HHAOFYR, l«19. 

M i iyiinlyn vn (l.inc »v j»-i fŵínt a J»lv»'l o frwn y mi« h»n o 
nriuli y ({Wiilunol lyfrau, »m V Iri mi» ucliuil, a'r »«niian »T' iì ytt 
arn» lmb dalu, ynghyil A nifer y S»int yn mliob Caii({rn a Chyn- 
naillrdil, gyfrrbyn â nifor yr Udgnrn u ddrrhynian t. 


Saini. 

U<l«nrn 

. M'Hpjf ihw»r. 

T«I»h1 

• 

H'h 

dsln. 

65 

40 

WiHimn Kv«n», Hrrnnl 

0 

15 

8 

0 

ii 

4 

iftj 

100 

Jo«cph Ah*Tiiar 

0 

15 

u 

i 

6 

0 

184 

100 

«I iini'i Elli*, Curtiyf». 

CtfnnnHlnilau. 

4 

10 

0 

2 

17 

2 

7 Ifi 

300 

T. C.ilo». Cvn. Mviì»v 

3 

0 

2 

0 

0 

0 

6ü 

15 

A. Cl»rke, Aberteîfi . . 

0 

0 

0 

1 

12 

3 

311 

210 

Gogledii 

4 

0 

0 

7 

17 

7 


AT BTN OOniiliWyil, *e. 


“ Omrsi’’— Swllt vw pri» Darlun Oraon Fratt, ac y m»r ar wrrlli 
yn rin swyddfa. 

ii j. n." — Cyfarwyddyd llywyd.1 y Saint Cymrrig yn y lllul!» yw 
n ganlyn : — •“ M r. William Morgan, Kaur»villr, Pottow». 
lamie Cnunty, I«wa, Nnrtli America." Swllt yw'r dnll, 
pa un a ragdrlir ai pridìo. 

Cnfii'd v (Termwyr am barntôi mown pryd rrbyn yr Tmfnòiad 
no«af, yr liwn a fvdd yn mi» Hydref. liydd cwmni, 
ofallai, yn mynod hrfyd lua Innawr. 

C v m M a n F. ioE nti. — G w '*11 i'r l.lywyddion brnodi am«rr eu Cym. 
nWmfnnedd eu hunain y chwarter nrsaf, a rhnddi gwybod- 
arth i nì. 

Cynnrììr Cwrdd Blynyddol, yn T.lanrlli, sir Gnrrfyrddin, nr 
y Itlfod o Fawrlh nosaf, lle y gwneir casgliad at dalu dylcl 
y cnpel sydd yuo. 

CTFAHWYDDI ADAU. — Mar pnb llythyron at I.ywyddion y 
Cynnadleddau i'w danfon fol y caniyn : — Sir Fynwy — Mr. 
Thomns Giles, care of Mr. Mnses Dudlcy, near thr h’ing 
Williom, Garnfnch, Nsntyglo. Cynnadli-dd Orllrwinol 
Morgnnwg— Mr. Thomas I’ugh, cnre nf Mr. John Harrirs, 
Sawyer, Green Court, Neath. Sir Gacrfyrddin — Mr. H. 
Wiliinms, care nf Mr. Isaac .Innos, Woncor, Quay-streel, 
Carmarthen. Sir Benfro— Mr. John Morris, Confoctioner, 
Marlcet slreot, l'embroiío Dock. 

ÿ-J" Anf.m»r pob gohobiarthnu, a llylhyrnn i’r Prif Gynehnr, al 
•• John J)avis, Printer, Santyqirenith. Grnryrtau-n, Merthyr- 
Tyiifil," a dymunwn siamp gan bob un sy’nymofyn ateb. 



1 


UDGORN SEION 

NRÜ 


^ctcn p ©aínt. 



Rhip. 14.] CHWEFIIOR, 1850 [Cvf. II. 


DYLEDSAWDD SWYDDOGION Y SAINT. 

Cymmerwn y cyfleusdra prescnnol i roddi rbai cyfarwyddiadau 
cjffrediuol i'r Henuriaid, Offeiriaid, Athrawbn, n'r Diaconiaid, yn 
nyledswyddan ea gwahanol swyddi. Yn gyntâf — Edryched pnb 
Henuriad llywyddol fod pob swyddog dan ei ofal yn gwerthfawr- 
ogi ei swydd, mor bell ag y mae amgylchiadaa yn caniatáu. Na 
rodJer lîe i ddiogi, “ canys y diog a ddygir mewn cofladwriaeth 
gerbron yr Arglwydd.'* A dynannem sylwi wrth lywyddion y 
cynnadleddau, ain y priodoldeb o ranu y dinasoedd, y trefydd, 
a’r wlad yn ngby mmydogaetb y gwabanol gangenau i ddosparlh- 
iadau, a gosod dau Henuriad, neu Henuriad ac Offeiriad, i ofalu 
am danynt, a’u cyfarwyddo i agor lleoedd i bregethu yn mhob 
man y gallont ; a lle na fyddo digon o leoedd wedi eu hagor i’r 
Henuriaid i bregethu, gallant weinyddu yn swydd Offeiriaid, trwy 
fyned o dỳ i dŷ, a dysgu y Saint. Dyledswydd yr Offeiriaid yw 
ymweled û’r holl Saint sydd yn eu dospartb unwaith bob mis o 
leîaf, ac yn amlach os gellir, a’u dysgu i beidio athrodi, siarad yu 
ddrwg, yfed gwirodydd poethion, na defnyddio dim sydd â thnedd 
ynddo i’w halogi neu eu diraddio yn y mesnr lleiaf; a gwasgu ar 
eu meddyliau mor effeithiol ag y gellir y gorchymyn a ddywed, - 
“ Ac etto, yn gymmaint â hod gan rieni blant yn Seion, neu yn 
rhai o’i phreswylfeydd sydd wedi eu rlieoleiddio, ag nad ydynt yn 
eu dysgu i ddeall athrawiaeth edifeîrwch, ffydd yn Nghrist, Mab 
y-Duw bvw, ac ynghyhh-bedy.ddiadau — dawn yr Ysbryd 



UPGORN SfelOft. 


u 

ferwy arddoiliud dwyìaw pan yn wyih mlwydd oed, bydd y pectiod 
arbcnau y rhienî, o herwydd fe fydd hyn yn gyfraith i breswyl- 
wyr Seion, r.eu unrhyw rui o*i phreswylfeydd sydd wedi eu rhefd- 
eiddio. A bydded i’w plant gael eu bedyddio er mttddeuant o’u 
prchodau pnn yn wyth mlwydd oed, a derbyn gosodiad dwylaw ; 
a bydded iddynt hefyd dJysgu eu plant i weddio a rìiodio yn 
uniawn o flaen yr Arglwydd. A bydded i breswylwyr Sehm 
gofio am y dydd sahboth, i’w gadw yn sanlaidd. A bydded i 
breswilwyr Seion, hefyd, gr.fio am ea gwailh, yn gN mmaint â’u 
bod wetii eu liapwyntio i wcithio, mown poh fl'yddlondeb ; oblegid 
y diogyn a ddygir mewn coíTadwriaeth gerbron yr Argìwydd. 
Yn awr, nid wyf fi, yr Arglwydd, yn cael fy moddloni }U dda \n 
mbreswylw yr Seion ; oblegid y mae diogwyr yn eu plith hwynt ; 
ac y mae eu plant hefyd yn tyfu i fyny mewn drygioni; nid ydynt 
yn ceisio yn daer am drysorau tragrwyddoldeb, ond eu llyg- 
aid sydd yn llawn trachwant. Ni ddylni y pethuu hyn fod, a 
rhaid iddynt ddifianu o’u plith; gan hyny, bydded i’m gw : s 
Olirer Cowdery gario y dyuediadau hyn i dir Seion. A gorch- 
ymyn wyf yn ei roddi iddynt, fod yr hwn sydd yn esgeuluso 
gweddio o flacn yr Argìwydd yn yr amscr at hyny, i gael ei 
ddvryn mewn coflTadwriaeth gerbron harnwr fy mhobl. Mae y 
dywediadau hyn yn eirwir ac yn flyddlawn ; gan hyny, na thros- 
eddwch hwynt, ac na thynwch oddi wrthytit. Wele, royfi yw 
Alpha ac Omega, ac yr wyf rn dyfod ar frys. Amen.” 

Dyledswydd yr Athrawon yw ymweled «Vr holl Saint sydd yn 
y dosparthiadau y perthynant, o leiaf unwaith br»b pythefnos, ac 
adrodd yr lioll addysgiadau hlaenorol, a rhoi iddyut hob adij'sg- 
iadau ereill ag y bo amgylchiadau yr achos yn galw. Dyled- 
swydd y Diaconiaid i’w cynnorthwyo yr athrawon pan y hyddo 
anghen. Yn gymmaint â hod y Diaconiaid hyd yma wedi bod 
yn gweithredu íel trysorwyr, ac yn gweinyddn yn mhethau tym- 
roorol y eangennu ; byddai yn dda gadael iddynt wneyd felly ett«*, 
os na fydd amgylchiadau yn ci gwneyJ yn ddoethaeh i fod fel 
arall, pan y gall líenuriad, Ofleiriad, neu Athraw, weinyddu yn 
eu lle. Anriogwn yr holl swyddogion i feddiannu Llyfr Mormon 



UDGOHN SEIOH. 


35 


& Lìyfr vr Athrawiaethaa a’r Cyfammaduo, a phob llyfrau ereill» 
a gwneyd eu hunain yn aJnabyddus o a'.hrawiaethau a chyfreith- 
iau yr eglwysj a gillwn ddweyd yn ddigyfeiliorn, nad yw un 
swyjjog yn alluog i gyflawni ei ddyleJswyddau heb y wybodaeth 
a gyunwysir yu y llyfrau hyn. 

Orson I’ratt. 

[Ond odid na fy Jd raid i ni gyhoeddi y Uyfrau uchod ar fyrdcr 
yn Gymraeg, nad faint fydd y rhwystrau, er mwyn i'u cydgenedl 
gaol yr hyn sydd uior angheurheidiol.— Gol. ] 


TYIÌACO ETTO. 

THwedas ).w lawer am y creadur uchod, ond nid hanuer digun. 
Mae yn purliau i lechu hyd yn hyn o fewn cilfochau llawer o'r 
Saint, ac yn dyfod allan yn fwg trwy eu siraueiau ; porthant ef 
hyd y nod â chwys eu gwynebau, ac ar gost eisieu bara. Ni fu 
gwaeth hlaidd yu y byd erioed, nac un rawy annyoddefol i gyd- 
fyw ag ef. Mae ei sawyr yn halogi yr awyr lle bynag V byddo, a 
mwy yw ei ddrewdod nag y gallwn ei ddyoddef mwyacb, yn 
neillduol wrth fwyta ein bara bennyddiol. Er ei erlid yn greu- 
lawn o ŷ r blaen, meddodd y gwyneb drachefn o ddyfud i ymyl eiu 
bord fwyd, i arogl-dartliu ei ddrewdod,ae aralygu ei anfoesoldeb. 
Bydd ei le yn lled chwerw o hyn allan, os coelir ni. l*a hawl 
sydd gan greadur felly i ddystrywio awyr dyn, a llanw pob ystafell 
â chymylau mwg ? Anuwn y w yr unig le sy*n gweddu creadur 
felly, a dyweded pawb Amen er iddo gael ei iawnderau yno. 

Mae yn dda genyra na fu saiu yr Udgorn yn ofer ar hyd a 
lled Cyraru, wrth rybyddio y Saint o’i blegid. Er cymmaint a 
rwystrodd llywyddion yu eu hymddygiadau, etto perswadiwyd 
ugeiniau i droi yn erlidwyr cynddrwg â Saul yn ei erbyn. Ar- 
gyhoeddwyd hwynt trwy resymau yn unig, ac nid trwy ryra 
dylan^ad ; a dylai brodyr felly gael eu hystyried yn gewri flfydd. 
Cywilyddiwyd y bibell a’r gno i raddau mawr, fel na lioífent 
drachefn Jddangos eu Jgwynebau, os oes hefyd wynebau gan 
bethau raor bygddu ; a darfu lluoedd gloffi rhwng dau feddwl, er 
cael dysgwyl ar esiampl y llywyddion — yr hvn a wuelai y rhaí 
hyny, a wnelent hwythau. Deallasom yn fuan fod y cyfan braidd 
o bartheJ tynghed y Dybaco, yn ymddibynu ar y llywyddion. 



ÜDGORN EtSIOf». 


36 

Dt-alltìdd Prif-' Ywydd C>mru yr uu pt-th ; ac tu awr, triaff ri» 
dda gdojm i Inshysu ei t'o«i ef wredi rlioi y dybaco beibio yn Uwyr, 
ghii mddi esiami 1 ragorol i’r holl Saint, yn swyddogioD ac aelod- 
au, i'w dilyn. Alae amryw o’r llywyddion eisoes wedi ei efelychu. 
Heb fod y swyddogion yn myned yn eäianiplan, nid oes gobailh 
aiu fuddugoliaeih ur ein gelyn ; ond tra fytldo y rhui sydd â dy- 
lanwad ganddynt yn ei osod ruewn gweithrediud yn y íî«>rdd y 
dylent, yna inue y gwaitli ar i-trn, belh bynag fyddo. Fe wel poh 
Uy wydd, ynte, y drwg neu’r da y mae yn wneutliur wrll» ddef- 
nyddio neu aduel dybaeo. Ni charem f«*d neb yn cael ei orfodi 
i adael ei eilun — cbwarae i bawb; mao gao Ddnw a dyn eu 
hewyllysiau. NiJ gorchymyn a roddwyd, ond cynghor, a hwnwr 
yn gynghor oddiwrth Ddtiw, fiwnaed dyn fel y mynoj os gwna 
dda, caifí et feudithio — addewir cudw y diüysliydd oddiwrtbo ; oa 
atugeu, dysgwylied y gnrthwyneb. 

Mue achoe diarddeiiad yr beu eilun, Dyban», o eglwys Iesu 
Orist, yn ennill tir unghylfredin yn Lloegr a Chyimu, yn y dydd- 
iau hyn ; u ehredwn, yu mhen ychydig, y b\dd niwy nà phuui 
osiiit o Saint yn royned yn íiynyddol i Seion, yn lle pris cludiad 
y cyfryw yn myned 311 flynyddol i’r nefoedd inenn rowg. Bydd 
hyny, efalliii, rn wyrth, ond meddyliwti y bydd 311 sicr o ddyfod 
i ben, ac y cailí yr oes lron ei gweb*d. .Mae y trewlwch i gael ei 
luchio hefyd, l'el na orfoleddo yr hen wrugedd ; a gyda llaw, 
ni atighofír gwìtod meddwol, y rhai sydd yn ddinystriol i 
becbadur a Sant. 

Pwy b\uag a wnelo gynghoriou Duw, y rhai a roddwyd trwy y 
prophw^d Joseph, a fydd yn aicr o dderbyu adnewyddol nerth, a 
niwy o r Yshryd sautaidd, yr hwn a’i gwna \n fwy galluog i sefyll 
dylanwad y plaau a'r heintiau a ddaw i'n gorddiwis \n gynt nag 
y meddyliwn. Os ydym am fod yn ddiangol,yu awr yw yr amser 
i barotoi, ac nid y pnd hyny': rhaid i’n cyrff gael ainser i adgy- 
weirio, cyn y gallant ddal yr ymosodiadau. Hel’yd, os ydym am 
i Dduw wrandaw ar eiu llais ni y pry’d liwnw, b\ - dded i ninnau 
w’randaw ar ei lais Ef yn awr ; a’i lais ef ydyw, “ Nid yw tybaco 
yn dda i'r corff, uhc i’r bol, ac nid y\v yn dda i dd\n ; ond llys- 
ieuyn ydyw at friwiadau a phob anifeiliaid atìucb, i'w arferyd 
gyda doethineb a medrusrwydd. Ac hefyd, nid yw gwirodydd 
poethion ddiin at y corff na'r bol.” Na cbyuimerwu yr hyn sydd 
yi\ ddrwg, os ydyui atn guel yc byn sydd vn dda. Ac yn awr. 



UDOORN SLION. 


37 


dyma addewid Duw i’r sawl sydd yn gwrandaw ar ei gyngbor : — 
•‘Caiffyrholl Saint a gofiant gadw a gwneuthur y dywediadau 
hyu [sef ynghylch tybaco, gwirod, a phethau ereill], gau rodio 
niewn ufydd-doil i’r gorchymynion, dderbyn iechyd yn eu hogail, 
u mêr i'w hesgyrn, ac a gâut ddoethineb a thrysoruu maarion o 
wybodaeth, ie, trysorau cuddiedig ; a rhedant uc ni Üinaut, a 
rhodiant ac ni ddirtygiant; a mytì, yr Arglwydd, wyf yn rhoi 
iddyut hwy addèwid, y hydd i’r angel dinystriol fynetl heibio 
iddyut, megys plant Israel, a pheidio eu lladd hwyuL Auieu.* 


AWN, AWN TUA SEION. 

Ton — “ Dukeof Malhoiougb.** 

Mëid y cystud i, mewu llawenydd, 
Ymestynwn lua’r wlad, 

Y wlad sy’n llawn o hedd. 

CV DOOR. 

O, jnor hyfryd pen y daith, 

O, mor hyfryd pen y dailh; 
Awn,awn tua Seion, 

Awn, awn tua Seion; 

O, tnor bylryd pen y duitli, 

Y daith i Seion wiw. 

Pau fo plaau, haiut, a nodau, 

Yu ysgubo Babel gerth, 

Ac aiiferlh ryfel bliu ; 

O, uior hyl'ryd pen y daitb, &e. 
Puu fo’r newyn yn Uwyr ddilyn 

iîryn a pliaut, fal dauncdd òg, 

A thros fynyddog dir; 

O, mor liyl'ryd pen y daith, &c. 
Pau fo rliiau crocli darauau — 

Fíiaiuboeth fellt yn ardd y dd’u’r, 

A phuwh dan lâr o bwys; 

O, mor hyfiyd peu y daitb, &c. 
Pan daeargryn, erch ei ddyehryn, 

Yn siglo dae'r l'al gogr l'o 
Yn llaw y nithiwr chwyrn ; 

U, mur byiiyd peu y duitlì, & c. 



IDftORN RF.ION. 




Fan olfenau dros derfynau, 

Fal v m» i irch yn cwrdd mown «acf, 

G«tn wneyd dinystriad blin ; 

O, mor hyfryd pen y daith, £•- 

Fwy na ddeuant, gan rni moliant 
I’r Goruchel Dduw ein Tad, 

Am waredigaeth dér. 

O, mor byfryd pen y dnîih, Ac. 
Trc/wastcll. Nathan Di»ü o Lywil. 


Y.MADRODDION DOETH. 

Riioddwch gynghor gyda gochelgarweh ; ychydig sydd yn 
ddiolchgar am gynghor a roddir yn rhy fyrhwyll, 

Ooleddwch gariad, a byddwch yn heddychlawn â phob dyn ; 
byddwch yn gymmwyna®gar i’ch cyfeillion, ac yn garuaidd i 
ddyeithriaid, ond cerwch a gwnewch dda hyd ▼ nod i’ch gelyni<»n ; 
heb wneyd hyny, yr ydyeh yn traws-gynìineryd, ac nid yn teil- 
yngu, yr enw o Gristion. 

Na roddwch eich cynghor na’ch barn cyn y gofyner am dan- 
ynt, canys nid yw byny ond dannod i ereill eu h«»nw ybodaeth, a 
phrisio eich galluoedd eich hunain yn ormndol; ac nac arferwch 
chwilio ani feiau yn ngweithredoedd dynion ereill, canys nid 
ydycli chwi vn rhwym o chwynu eu gerddi hwynt. 

Mewn priodas, dewiswch y person o flaen golud, rhinwedd o 
flaen harddwch, a’r meddwl o tìaen y corff ; yna bydd geüych 
wraig, a chyfeilles, a chydymmaith. 

Ymweliadan a wneir neu a dderbynir ydynt yn wastraff arswyd- 
us ar amser, os ua fydd eu dyben yn dda, a’u dygiad yn mlaen yn 
fuddiol ac adeiladol. Y rhan fwyaf o houynt a dreulir yn ofer, 
mewn gwagedd a gwag siarad. 

Gwrthwynebwch y cynhyrfiad cyntaf i nwydau drwg; canys os 
nad ellwch wrthwynebu y cyntaf, byddwch yn llawer llai galluog 
i wrtliwynebu yr ail, ac aiff yn waeth waelh yn barhaus o her- 
wydd yr un anhawsdra; a’r hyn ag oedd ar y cyntaf yn hawdd ei 
orchfygu, sydd o’r diwedd wedi myned yn anwrthwynebol. 

Tawelwch meddwl a geir trwy wrthwynebu ein nwydau, ac nid 
trwy ufyddhau iddynt. 



tJYra®RN SE I ON . 


3 » 


Ö4RUTHIAU JO.SEPH SMITH AR FFYDD. 

DARI.ITIi II. 

XVbdi dangns yn ein darliih tìaenorol “ ffydd ei hunan — p& 
beth ydyw,” cawn fyned vn mlaen i ddangos, yn ail, y gwrth- 
ddrych ar ha uu y gorphwysa. 

Yr ydym yn sylwi yma mai Dtiw yw yr nnig lywodraethwr 
tichel a'r bod annibynol, yn yr hwn y raae pob cytìawnder a 
pherffeiihrwydd yn bodoli ; vr hwn sydd yn hollalluog, holl- 
bresennol, a hollwybodol; heb ddechreu d\ddiau na diwedd 
einioes; ac mai ynddo ef y mae pob rhodd dda ac egwyddor dda 
vn bodoli ; ac mai efe y w tad y goleuni ; ynddo ef y mae yr eg- 
wyddor o ffydd yn bodoli yn annibynol, ac efe yw v gwrihrych yn 
yr hwn y mae ffydd pob bod rhesymol a chyfrifol arall yn catiol- 
bwyntio am fywyd ac iachawdwriaetb. 

Mewn trefn i osod alîan y rlian lfon o’r pwnc mewn modd 
goleu ac eglur, bydd yn anghenrheidhd myned yn ol i ddangos 
y tystiolacthau y mae dyuo-ryw wedi gael, a’r sylfaen ar ba un 
luae y tystiolaethau hyn yn cael, neu wedi cael eu hadeiladu 
oddiar y cread,i gredu mewn bodoliaelh Duw. 

Nid y tystiolaethau hyny a amlygir yn ngwaith y greadigaeth, 
y rhai a ganfyddwn â’n llygaid naturiol yn barhaus, yw y rhai 
ä feddyliwn. Y 7 r ydyra yn ymwybòdol, yn ol dadguddiad Iesu 
Grist, fod gwaith y greadigaetb yn ei hollddulliau a'i amrywiaeth- 
au, yn dangos yn eglnr ei dragywyddol allu eî a’i Dduwdod, 
Hhuf. i, 20. “ Canys ei anweledig bethau ef er crcadigaeth y byd, 
wrth eu hystyried yn y pethau a wnaed, a welir yn amlwg ; sef 
ei dragywyddol allu ef a’i Dduwdod.” Ond meddyliwn y tyst- 
iolaethau hyny trwy y rhai y cyflwynwyd i feddyliau dynion y 
drychfeddyliau cyntaf o ffidoliaeth Duw a greodd bob pelb. 

Cawn frysio yn awr i edrych ar sefyllla dyn yn ei gread cyntaf. 
Y r mae Moses, yr hanesydd, wedi rhoddi î ni yr lianes canlynol 
am dano yn y bennod gyntaf o lyfr Genesis, yn deehreu yn yr 
20fed adnod, ac yn diweddu vn y 30ain. Cop'iwn o’r cyfieiihad 
newydd. 

“ A’r Arglwydd Dduw a ddywedodd wrtli yr Unig Anedig, yr 
hwn oedd gydag ef o’r dechreuad, Gwnawn ddyn ar ein delw ni, 
ol ein llun ein hunain ; a gwnaelhpwyd hyny. 

“ A’r Arglwydd Dduw a ddywedodd, Bydded iddynt arglwyddò 



40 


fDGOHS SF.IOS. 


iaethu ar btsg ? môr, ac ar ohediaid y ncioedd, ac ar yr anifeil- 
jaid, ac ar yr boll ddaear, ac ar bob ymlusgiad a ymlusgo ar y 
ddaear. 

“ Felly üuw a greodd y dyn ar ei ddelw ei liun, yn ol llun yr 
Unig Atiedig y creodd efe ef; yn wrryw ac yn fcnyw y creodd 
efe hwynt. A Duw a’u bendithiodd hwynt, a Duw u dywedodd 
wrthynt, Ffrwythwch, ac amìhewch, a Uenwch y ddaear, a daros- 
tyngwch hi ; hc urglwyddiaetliwch ar bysg y inòr, ac ar ehediaid 
y nefoedd, ac ar bob petli byw a yinsymudo ar y ddaear. 

“ A’r Arglwydd Uduw a ddywedodd wrth y dyn, Wele, mi a 
roddais i chwi bob llysieiiyn yn hatln had, yr hwn sydd ar wyneb' 
yr holl ddaear, a phob pten yr hwn y tnae ynddo ffrwyth pren yn 
hadu had, i fod yn fwyd i chwi.” 

Etto, Genesis ii, lô, 16, 17, 18. 19, ‘20. A'r Arglwydd I)duw a 
gymmerodd y dyn, ac a’i gosododd ef ynngardd Kden,i*w llafurio 
ac i'w chadw lii. A'r Arglwydd Dduw a orchymynodd i'r dyn, 
g.»n ddywedyd, O bob pren o’r ardd gan fwyta y gellwch fwyta : 
ond o bren gwybodaeth da a drwg, ua fwytewch o hono, ac na 
chyffwrddwch ag ef; er hyny, gellwch ddewis drosoch eich hun , 
o herwydd y mae yn cael ei roddi i chwi, ond cofiwch fv tnod i 
yu ei wahardd, oblegid yu y dydd y bwytewch chwi o hono, gan 
farw y byddwch farw. 

“ A’r Arglwydd Dduw a luniodd o’r tldaear boll fwystlilod y 
maes, a lioll ehediaid y nefoedd, ac a’u dygodd at Adda, i weled 
pa enw a roddai efc iddyut hwy. • * * A pha fodd bymig yr 

euwodd Adda bob peth byw, byny fu ei enw ef. Ac Adda a 
enwodd enwuu ar yr holl anifeiliaid, ac ar ehudiaid y nefoedd, ac 
ar holl fwystfìlod y maes.” 

Oddiwrlh y pethau blaenoroî, yr ydym yn dysgu sefyllfa dyti 
yn ei gread cyntaf, y wybodaeth â’r hon y cafoddei gynnysgaethu, 
n'r sefyllfa uchel a dyrchafedig yn yr hon y gosodwyd ef ynddi 
■ — arglwydd a llywodraethwr pob peth ar y ddaear ; ac ar yr un 
pryd yu mwynhau cymdeithas a chyfeiUach á’i Wneuthurwr, heb 
nu lèn i wahanu rhyngddynt, Yn uesaf, awn yn rolaen i sylwi 
ar yr hanes a roddir o'i gwymp, a'i anfoniad allan o ardd Eden, 
ac o bresennolde'o yr Arglwydd, 

Ychwanega Woses:— •“ A hwy (Adda ac Efa) a gl\ wsant lais 
yr Arglwydd Dduw, j>an ocddynt yn rhodio yn yr ardd gydag 
wel y dydd ; ac yiDguddiodd Adda a’i wraig o olwg yr Arglwydd 



nncous njsiow 


Píluw, yn my»K prenau yr ardil A'r \rRÌwydü Dduw a alwodd 
ar Adda, ac a dywedodd wrtho, Pa le yr ydycli cliwi yn uiyned ? 
Yntau a ddywedodd, Kioh llais a glywais yn yr ardd ; a nii a ofn- 
ais, oblegid mi a welais fy mod yn noelh, ac a ymgnddiais. 

“ A dywedodd yr Arglwydd Dduw wrtii Adda. Pwy a fynegodd 
i «hwi eich bod yn noelh r Ai o’r pren y gorchymynaswn i chwi 
na fwytaech o liono, y bwytaeoch ? Os ftdly, gsn farw y hyrid- 
wch farw ! A’r dyn a utobodd, Y wraig a roddasoch i mi, ac y 
gorchymynasoch iddi aros gyda mi, a roddodd i ini o fliwyth y 
pren, a mi a fwyteai». 

“ A’r Arglwydd Dduw- a ddywedodd wrth y wraig, l’.i beth ywr 
hyn yr ydycli chwi wedi wneyd ? A'r araig a ddywedodd, Y saríT 
a’in twyllodd,a bwyta a wnaethum. 

44 Ac etto, yr Arglwydd a ddywedodd wrth y w raig, Gan aml- 
hau yr amlhaf eicli poenau cltwi n’ch beichiogi : mewn poen y 
«lygwch blant ; a’ch dymuuiad fvdd at eich gwr, uc efe a lywod- 
raetha arnoch chwi. 

« A’r Arglwydd Dduw a ddy wedodd wrtli Adda, Am wrandaw 
o honoch ar lais eich gwraig, a bwyta o ffrwyth y pren am yr 
hwu y gorchymynaswn i chwi, gan ddywedyd, Na fwytewch o 
hono ; raelldigedig fydd y ddaear o’ch acbos chwi : trwy lafur y 
bwytewch o honi holl ddyddiau eich einioes. Drain hefyd oc 
ysgall a ddwg hi i chwi; a hỳsiau y maes a fwytewch chwi. 
Trwv chwys eicli wyneb y bwytewch fara, hyd pan ddychwelwch 
i’r ddaear; — ohlegid gan larw y byddwch farw — oblegid o lioni y 
cymraerwyd chwi ; o herwydd pridd oeddycb, ac i’r pridd y 
dychwelwch > ’ Canlynwyd hyn yn uniongyrchol â chyflawniad 
o’r hyu a grybwyllasom o’r blaen. Gyrwyd neu danfouwyd y 
dyn allan o Eden. 

Mae dau beth o bwys yn cael eu daugos yn v dyfyniadau 
blaenorol. Yn gyntaf, wedi i ddyn gael ei greu, ni cbafodd ei 
adael heb wybodaeth a dealltwriaeth, i grwydro mewn tywyllwch 
a threulio ei einioes mewn anwybodaeth ac aramheuaeth (ar y 
pwynt mawr a dyddorol a effeithiai ei ddedwyddwch), mewn 
perthynas i’r fl'ailh eglur gan bwy y crew yd ef; neu i bwy yr oedd 
yn gyfrifol am ei ymddygiad. Ymddyddanai Duw ag ef wyr.eb 
yn wyneb. Yn ei bresennoldeb yr oedd yn cael caniatâd i sefyll, ac 
o’i enau ei huu yr oedd yn cael canialâd i dderbyn dysgeidiaeth. 
Clywodd ei lais— rhodiodd o*i ílaon — a syllodd ar-ei ogoniant— 



inr.onN hf.ios 


12 

tra yr oeJd (/wyboJaeth yn agor ci ddealltwriaetb, a'i alluogi i roi 
enwau ar y llu dirfawr o weithredoedd ei Wneulhurwr. 

Yn ail, yr ydym wedi gweled, er i ddyn droseddu, nad oedd ei 
drosedd yn ei amddifadu o'r wybodaelh liaenorol â'r hon y cyn- 
nysgaethwyd ef mewn perthynas i fodoliaelh a gogoniant ei 
Greawdwr; oblcgid nid cynt y clywodd ei lais, nag yr ymdrech- 
odd ymguddio o'i wydd. 

Wedi dangos, ynte, yn y lle blaenaf, i Dduw ddechreu cy frinachu 
\ dyn yn uniongyrchol wedi iddo “ anadlu yn ei ffroenau ef anadl 
einioes,’’ ac na pheidiodd wneuthur ei hun yn adnabydJus iddo, 
hyd V nod weJi ei gwyrop ; cawn frysio i ddangos yn nesaf, er 
iddo gael ei ddanfon allan o ardd Eden, nad oedd ei wybodaelh 

0 fodoliaeth Duw wedi ei cholli, ac na ddarfyddodd Duw amlygu 
ei ewyllys iddo. 

Yn nesaf cawn fyned yn mlaen i ddangos yr hanes am y dad- 
guddiad uniongyrchol a dderbyniai dyn wedi cael ei yru o Eden, 
a chopio yn mhellach o'r cyfieilhiad newydd : — 

“ Ar ol i Adda gael ei yru allan o'r ardd, dechreuodd lafurio y 
ddaear, a llywodraethu ar holl anifeiliaid y maes, a bwyta ei 
fara trwy chwys ei wyneb, fel y gorchymynodd yr Arglwydd 
iddo; a galwodd ef ar enw yr Arglwydd, ac felly y gwnacth 
Efa ei wraig hefyd. A chlywsant hwy lais yr Arglwydd, o’r 
ffordd a arweiniai i ardd Eden,yn llefaru wrthyct, ac ni welsant 
ef, oblegid yr oeddynt wedi eu cau allan o'i bresennoldeb : ond 
efe a roddodd iddynt orchymyniou i addoli yr Arglwydd eu Duw, 
ac offrymu y blaetiffrwyth o’u diadelloedd yn offrwm i’rArglwydd: 
A bu Adda yn ufydd i'r gorchymyn. 

“ Ac ar ol llawer o ddydiau ymddangosodd angel yr Arglwydd 

1 Adda, gan ddywedyd, Paham yr ydych cltwi yn offrymu 
aberthau i'r Arglwydd ? Ac Adda a ddywedodd wrtlio, Nid wyf 
yn gwybod ; ond y mae’r Arglwydd wedi gorcbymyn i mi offrymu 
aberthau. 

“ A’r angel a ddywedodd wrtho, Mae y peth liwn yn gyffelyb-* 
iaeth i aberthiad Cyntaf Anedig y Tad, yr hwn sydd yn llawn 
gras a gwirionedd. A bydded i cbwi wneyd pob peth a wneloch 
yn enw y Mab, a hydded i ehwi edifarhau a galw ar Dduw yn ei 
enw ef dros byth. Yn y dydd ltwnw yr Ysbryd Glán a ddysgyn- 
odd ar Adda, adygodd dystiolaeth o'r Tad a’r Mab.’’ 

Mae y dcfyniad neu'r crynodeb olaf hwn yn dangos y ffailh 



rDOORN SEION. 


43 


bwysig hon, i’n rìiieni cyntaf, er iddynt gael eu gyru allan o ardd 
Kden, ac hyd y nod eu gwahanu oddiwrth bresennoldeb Duw gan 
lèn, etto meddent wybodaeth o hyd ara ei fodoliaeth, a hyny yn 
ddigonol i’w hannog i ’alw arno. Ac yn rohellach, mai nid 
cynt y cafodd trefn achub ei dadguddio i ddyn, ac i yntau ddech- 
reu galw ar Dduw, nag y rhoddwyd yr Ysbryd Glán, yn dwyn 
tystiolaeth o’rTad a r ÄJab. 

Y raae Moseshefyd yn’rhoddi hanes i ni, yn y bedwerydd o 
Genesis, ara drosedd Cain, a cbyfiawnder Abel, ac ara ddadgudd- 
iadau Duw iddynt, Dywed, “ wedi talra o ddyddiau i Cain ddwyn 
o ffrwyth y ddaear offrwm i’r Arglwydd. Ac Abel yutau a ddwg 
o flaenffrwyth ei ddefaid, ac o'u brasder hwynt. A’r Arglwydd a 
©drychodd ar Abel, ac ar ei offrwm : ond nid edrychodd efe ar 
Cain, nac ar ei offrwm ef. Yu awr Satau a wybu hyn, a boddlon- 
wyd ef. A digllonodd Cain yn ddirfawr, fel y syrthiodd ei 
wynebpryd, A’r ArglwydJ a ddywedodd wrth Cain, Paham y 
llidiasücli ? paliaui y syrthiodd eich gwynebpryd ? Os da y 
gwnewch, oni ciiewch oruchaûaelh ? ac oni wnewch yn dda, 
pechod a orwedd wrtli y drws ; ac y mae Satan yn dyrauno eich 
cael chwi; ac oni wraudewch ar fy ngorchymyniou, gwnaf eich 
rboddi i fyny, a bydd i chwi raegys yr ewyllysio efe. 

“ A Chain a aeth allan i’r maes, ac a ymddyddanodd â’i frawd 
Abel. A thra yr oeddynt hwy yn y maes, Caiu a gododd yn 
erbyn Abel ei frawd, ac a’i lladdodd ef. A gorfoleddodd Cain yn 
yr byn a wnaeth, gan ddywedyd, Y’r wyf yn rbydd ; yn awr diau 
y daw diadelloedd fy mrawd i’m dwylaw i. 

“ Ond yr ArglwydJ a ddywedodd wrth Cain, Pa le y mae Abel, 
eich brawd ? Yntau a ddywedodd, Nis gwu ; ai ceidwad fy 
mrawd ydwyf fi ? A dywedodd yr'Arglwydd, Beth a wnaelboch ? 
Ilefgwaed eich brawd sydd yn gwaeddi arnaf fi o’rddaear. Ac yr 
awr hon melldigedi^ ydych cbwi o’r ddaear, yr hon a agorodd ei 
safn i dderbyn gwaed eich brawd o'ch Uaw chwi. Pan lafuriech y 
ddaear, ni ychwanega hi roddi ei ffrwyth i chwi ; gwibiad a 
chrwydriad fyddwch ar y ddaear. 

u A Chain addywedodd wrth yr Arglwydd, Satan a’m temliodd 
oblegid diadelloedd fy mrawd. Ac yr oeddwn yn ddigllawn 
hefyd ; oblegid i’w ofi’rwm ef gael ei gymmeradwyo, a’m heiddo 
innau ddim. Mae fy nghosp yn fwy nag y gallaf ddyoddef. Welo, 
gyrasoch fi heddyw allan o wyddfod dyuion, ac o’ch presennoldeb 



41 


UDGOUN îEr^TN. 


chwitliau hefyd i’ni cuddir : a gwibiad a clirwvdriad fyddaf ar j 
d laear; a phwv bvnag u’in caflb, a’in lladd o herwydd fy add- 
uned, canys nid yw y petiiau hyn yn guddiedig oddiwrtîi yr 
Arglwydd. A dywedodd yr Arglwydd wrtho, Am byny y dielir 
vii 9ailh dyblyg ar bwy bynag a laddo Cain. A’r Arglwydd a 
osododd nòd ar Cain, rhag i neb a'i cafl'ai ei ladd ef.'’ 

Dyben y dyfyniadau blaenorol yw dangos i’r doaparth hwn y 
iìordd trwy yr hou y daeth dynolryw yn adnabyddu9 gyntaf o 
fodoliaeth I)uw ; niai trwy atnlygiad o eiddo Duw i ddyn y 
daelii; ac i Dduw barhau, ar ol troseddiad dyn, i aroîygu oi 
htinan iddo hc i’w !v*d ; ac, er eu bod wedi eu gwahanu o’u 
wyddfod uniongyrchol, fel nas galleut weled ei wyneb, etto par- 
hausant i glywed ei lais. 

Wedi i Adda fel hyn gael adnabyddiaeth o Dduw, trosglwydd- 
edd y w ybodaelh a gafodd i*w liad ; a thrwy v moddmn hyn y 
cyflwynwyd y dybgyntafi’w roeddyliau o fod Duw yn bodoli, 
yr hyn a osodai sylfaen er iddynt weitbredu en flydd, trwy vr 
hon y gallent gyrhuedd gwybodaeth o’i gyraineriad ac hefyd o’i 
ogoniant. 

Nid yn unig fe roddwyd arolygiad i Adda o fodoliaeth Duw ; 
ond y mae Moses yn ein hysbysu, fel ag y dyfynasom o'r blaen, 
fod Duw wedi ymddarostwng i ymddyddan á Cbain ar ol ei dros- 
edd roawr o ladd ei frawd, ac fod Cain yn gwybod roai yr 
Arglwydd oedd yn yroddyddan ag ef : felly, pan gafodd ef ei 
yru allan o wyddfod ei frodyr, cariodd gydag ef y wybodaeth o 
fodoliaeth Duw ; a trwv>y moddion hyn, yn ddiaroraau, daeth ei 
had yn adnabyddua o’r fl'aith fod y fath fòd yn bodoli. 

Gallwn ddysgu oddiwrth hyn fod yr holl hil ddynol, yn oe» 
foreuol eu bodoliaeth, yn eu lioll wahanol ddosparthiadau, â’r 
•wybodaeth hon wedi eu Uedaenu yn eu plith ; fel ag y daeth 
bodoliaeth Duw yn wrtbddrych öydd yn oes foreuol y bvd, A’r 
arolygiadau a feddai y dynion hyn o fodoiiaeth Duw, oedd 
tystiolaeth eu tadau yn y lle cyniaf. 

Yr achos ein bod fel hyn wedi bod mor fanwl ar y rban hon 
o’n pwnc yw, fel y gallo’r dospartb hwn weled trwy ba flbrdd yr 
oedd Duw yn dyfod yn wrthddrych Öydd yn miiliih dynion ar ol 
y cwymp; a pha beth oedd yn cynhyrfu ftyddllaweroedd i deimlo yn 
ei gylch — i chwilio ani wybodaeth o’i gymnieriad, perffeithrwydd, 
a’i briodoleddau, liyd nes y daethent i wybodaeth lielaelh o honu. 



UDGORN SEION. 


45 

ac niil yn unig i gyfrinachu ag ef, a gwelcd ei ogoniunt, ond i fud 
yu gy franog o'i allu, a selyll yu ei wyddfod. 

Bydded i r dosparth hwn sylwi yn neilldnol, ar y dystiolaeth a 
feddai y dyuiou yma o foiloliaeth Duw, mai tystiolaeth d\ n 
ydoedd ; o herwydd yn âaeuorol i’r ainser y calodd i bai o hil- 
iogaeth Adda amlygrwydd o Dduw eu hunain, yr oedd Adda, eu 
tad cytfredinol, wedi tysliolaethu wrlhynt am íodoliaeth Duw, aj 
am ei dragywyddol allu a i Dduwdod. 

Er enghraitít, yr oedd Abel, cyn iddo dderbyn sicrwydd o’r 
nefoedd fod ei offrwm yn gymmeradwy gan Dduw, wedi derbyu 
y wybodaeth bwysig oddiwrih ei dad, fod y lath fòd yn l>odoli, yr 
hwn oedd wedi creu ac yn cynnal pob peth i fyny. Nis gull ychwaith 
fod aramheuaelh yn bodoli yn meddwl uurhyw berson, nad Adda 
oedd y cyntal’ a gyllwynodd y wybodaeth o fodoliaeth Duw i’w 
hiliogaeth ; ae nad yw holl ffydd y byd, o’r araser hwnw i luwr 
hyd yn bresennol, i ryw radd yn ddibynol ar y wybodaeih a 
gyflwynwyd gyutaf iddynt gan eu tad cyffredinol; ac y mao 
wedi ei chyflwyno i luwr i’r dydd a’r genediaeth yn inha rai yr 
ydyra ni yn byw, fel y cawn ddangos oddiar wyneb yr oraclau 
dwyfol. 

Yn gyutaf, yr oedd Adda yn 130 mlwydd oed pan y cafodd 
Seth ei eni. Gen. v, 3. A dyddiau Adda, wedi iddo genedlu 
Seth, oedd 800 mlynedd, yr liyn a’i gwnai yn 930 mlwydd oed 
pan y bu farw. Gen. v, 4,ó. Yr oedd Seth yn 105 pau anwyd 
Enos (adn. 6) ; Enos yn 90 pan anwyd Cenan (adn. 9 ) ; Cenau 
yn 70 pan anwyd iMahulaleel (adn. 1*2); Mahalaleel yn 65 pan 
anwyd Jered (adn. 15); Jered yn 1G2 pun anwyd Enoch (adn!8); 
Euoch yn 65 pan anwyd Methuselah (adn. 21) ; Methuselah yn 
1^7 pan anwyd Laiuech (adn. 25;; Lamech yn 182pananvyd 
N'oah (adn. 28). 

Odùiwrth yr hanes hyn ymddengys fod Lamech, y nawfed o 
Adda, a thad Noah, yn 56 mlwydd oed pan fu farw Adda ; Meth- 
uselah, yn 243; Enoeb, vu3U8; Jered, yn 470; M ahalaleel, yn 
535; Cenan, yn 605 ; Enos, yn 695 ; a Setli, yn 800. 

Felly yr oedd Lamech, tad Noah, Methuselab, Enocb, Jered, 
Malialaleel, Cenan, Euos, Seth, ac Adda, yn byw oìl yr un pryd, 
a thu hwnt i bob dadl, oll yn bregethwyr cyfiawnder. 

Hyshysa Moses i ni yn mhellach i Seth fyw wedi iddo genedlu 
Enos, 807 mlynedd, yr hyn a’i gwnai yn 912 mlwydd oed pan y 



46 


CD60RN SLIO.N. 


l>u fartv. Gen. v, 7, 8. Ac Enos a lu byw wedi iddo gen pdl* 
Cenan, 815 wlynedd, yr hyn a’i gwuai yn Í)C‘5 mlwydd oed j»an 
y bu farw fadn. 10, II). A bu Cenan fyw wedi iddo gene«llu 
Wahalaleel, 810 nilynedd, yr hyn a’i gwnai yn 910 mlwydd oed 
pan y hu farw (adn. 13, I I). A Mahalaleel r fu fyw wedi iddo 
genccllu Jered, 830 ralynedd, yr hyu a’i gwnai yn 895 mlwydd 
oed pan y hu farw (adn. l<>, 17). A Jered a l'u fyw wedi iddo 
genedlu Enoch, 800 ralyncdd, yr hyn a’i gwnai yn 9G2 ralwydd 
oed pan y bu farw (adn. 19, 20). Ac Rnoch a rodiodJ gyda Duw 
wedi iddo genedlu Methuselali, 300 mlynedd, yr hyn a’igwnai yn 
3G5 mlwydd oed pan y cyraraerwyd ef i fyny (aln. 22,23).* A 
Melhuseiah a fu fyw wedi iddo genedlu I.amech, 782 mlynedd, 
yr hyn a’i gwuai yn 9G9 mlwydd oed pan y bu farw (adn. 28,27). 
A Laroech a fu fyw wedi iddo genedlu Noah, Ô9Ô mlynedd, vr 
hyn a’i gwnai vn 777 mlwydd oed pan y bu farw (adn. 30, 31). 

Yn unol â’r cyfrif hwu, bu Adda farw yn y 930 flwyddyn o 
oedran y hyd ; cymmerwyd Enoch yn y 9S7 ; bu farw Seth yn 
y 1042; Enos yn y 1140; Cenan yn y 1233; Mahalaleel yn y 
i 290 ; Jered yn V 1422; Lamech yn y 1651; a Melhuselah yn 
y I65G, yn yr hon flwyddyn y daeth y diluw. 

Felly yr oedd Noah yn 81 ralwydd oed pan fu farw Enos, 17G- 
pan fu farw Cenan, 231 pan fu farw Mahulaleel, 36G pan fu farw 
Jered, 095 pan fu farw Lamech, a G00 pau fu farw Metliuselah. 

Oddiwrih hvu gallwn weîed fod Enos, Ceuan, Mahalaleel, 
Jered, Methuselah, Lamech, a Noah,oll yn byw ar y ddaear \r 
unpryd; a bod Enos, Cenan, Mahalaleel, JereJ, Methuselah, a 
Laniech, oll yn adnahyddus o Adda a Noah. 

Mae yn tiawdd djig»*n i weled, oddiwrlh y pelhau blaenorol, 
nid yn unig pa fodd y daelli gwyluidaelli o Dduw i’r byd,ond arba 
egwyddor yr oedd yn cael ei chadw ; oddiar yr araser y rhoddwyd 
hi gyntaf, cadwyd lii yn meddyliau dynion cyfiawn,y rhai a’i dys- 
gent nid yn unig i*w hiliogaelh. ond i’r byd; fel nad oedd anghtn 
am ddadguddiad newydd i ddyu, oddiar gread Adda hyd Noah, 
er rlioddi iddynt feJdylddrych neu dyb o fodoliaelb rliyw Dduw; 
ac nid yn unig rhyw Dduw, ond y gwir a’r bywiol Dduw. 

\Yedi olrhain amseryddiaeth y byd o Adda hyd Noah, cawn yn 
awr ei olrhain o Nuah i Abraham. Yr oedd Noah yn 5ü2 

• Yn ol yr llen Deslainent. Arn oedran Enocb, edrycber y CoveDants 
tnd Coinuiandioeuis, scc. iii, 24. 



l'DGORN SIION. 47 

inlwytld oed pan y ganwyd Sera ; yn mhen 0$ rolynedd wed» 
hyny daeth y diluw, yr liyn a wnai oedrau Noah yn 60U rolwydd. 
Ao hysbysir ni gan Moses i Noah fyw ar ol y diluw 350 mlyn- 
ed.l, yr liyn a’i gwnai yn 050 pan y bu farw. Gen. ix, 28, 29. 

Yr oedd Sem yn 100 mlwydd oed pan anwyd Arphaxad. Gen. 
xi, 10. Yr oedd Arphaxad yn 35 pan anwyd Selah (xi, 12); 
Selab yu 30 pan anwyd Heber(xi, 11) ; Heber yn 31 pan anwyd 
Peleg, yn nyddiau yr hwn y rhanwyd y ddaear (xi, 16); l’eleg 
yn 30 pan anwyd Ueu (xi, 18); lteu yn 32 pan anwyd Serug 
(xi, 20); Serug yn 30 pan anwyd Nachor (xi, 22) ; Nachor yn 

29 pan anwyd Terah (xi,21) ; Terah yu 7U pan anwyd llaran ac 
Ahrahain (xi, 26). 

Mae rbyw anhawsdra yn yr lianesa rydd Moses am enedigaeth 
Abraham. Tybia rhai na cbafodd Abraliam ei eni ues yr oedd 
Terah yn 130 mlwydd oed. Tynir y casgliad hwn o amrywiol 
fauau o’r ysgrythyrau, y rhai nid ydynt o un dyben i ni yn 
bresennol i’w dyfynu. Nid yw ychwaith o un pwys i ni, pa un a 
oedd Abraham wedi ei enwi pan (»edd Terah yn 70 rnlwydd oed, 
neu 130. Ond fel na byddo un ammheoaeth yn gorphwys ar 
feddwl neb, mewn perthuias i’r pwnc sydd yn fwyaf neillduol 
dan eiu sylw, wrtìi roddi yr amseryddiaeth presennol, cawn 
ddyddio genedigaeth Abrabara yn el y gyfnod olaf, hyny yw 
pan oedd Terali yn 130 mlwydd oed. Ymddengys oddiwrtb y 
cyfrifhwn, fod o’r diluw hyd enedigaelh Abraham 352 o flyn- 
yddoedd. 

Dywed Moses wrthym i Sem fyw wedi iddo genedlu Arphaxad, 
500 (Gen. xi, 11); hyn wedi ei ychwanegu at 100 mlynedd, yr 
hyn oedd ei oedran pan anwyd Arpbaxad, a’i gwna yn 600 
mlwydd oed pan y bu farw, Bu Arphaxad fyw wedi iddo geu- 
edlu Selah, 403 mlynedd (xi, 13); hyn wedl ei ychwanegu at 
35 mlynedd, yr byn oedd ei oedran pan anwyd Selah, a’i gwna 
yn 438 mlwydd oed pan y bu farw, Bu Selah fyw wedi iddo 
genedlu Heber, 403 mlynedd (xi, 15) ; hyn wedi ei ychwanegu at 

30 mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan auwyd Heber, a’i gwna 
yn 433 mlwydd oed pan y bu farw. Bu Heber fyw wedi iddo 
genedlu Peleg, 430 mlynedd, (xi, 17) ; hyn wedi ei ychwanegu 
at 34 mlynedd, yr liyu oedd ei oedran pan anwyd Peleg, a'i 
gwnayu46lpan y bu farw. Bu Peleg fyw wedi iddo genedlu 
Keu, 209 mlynedd (xi, 19) : liyn wedi ei ychwanegu at 30 mlyn- 



48 


l'DGORN HK10N. 


«*dd, yr hyn oedd ei oedran p»n aniryd Reu, a’i gwna yn í?íiO 
mlwydd oed pan y bu farw. Bu Keu fyw wedí iddo genedlu 
Serug, 2U7 mlynedd (xi, 21) ; hyn wedi ei ychwanegu at 32 
mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Serug, a’i gwna yn 
23U mlwydd oed pan y bu farw. Bu Serug fyw wedi iddo gen- 
edlu Nachor, 2U0 mlyncdd (xi, 23) ; hyn wedi ei ychwanegu al 
30 mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Nachor, a’i gwna 
yn 230 mlwydd oed pan y bu farw. liu Nachor fyw wedi iddo 
geuedlu Terah, 119 mlynedd (xi, 2ô) ; hyn wedi ei ychwanegu 
at 29 mlynedd, yr hyn oedd ei oedran pan anwyd Terah, a'i 
gwna yu 148 ralwydd oed pan *y bu farw. Yr oedd Terah yn 
130 mlwydd oed pan anwyd Abraham, a raeddylir iddo fyw 7.3 
mlynedd ar ol ei enedigaeth, yr hyn a’i gwua yn 223 mlwydd 
oed pan y bu farw. 

Yn unol à’r cyfrif diweddaf hwn, bu Peleg farw yn y 1990 
flwyddyn o oedran y byd, Nachor yn y 1997, a Noah- yn y 
2000. Felly, bu Peleg, yu nyddiau yrhwn y rhanwyd y ddaear, 
a Nachor, tadcu Abrahain, eill dau farw o tiaen Noah — y cyn- 
taf yu 239 mlwydd oed, a’r olaf yn 148; a phwy na all weled 
fod yn rhaid eu bod wedi cael adnabyddiaeth hir ac agos o Noah ? 

Bu Reu farw yn y 2020 ílwyddyn o oedran y byd, Serug yn 
y 2049, Terah yn y 2083, Arphaxad yn y 2090, Selab yn y 
2120, Sem yn y 2138, Abraham yn y 21 S3, ac Heber yn y 2187, 
yr hyn oedd bedair blyuedd ar ol marwolaeth Abraham. Ac 
Heber oedd y pedwerydd o Noah. 

Yr oedd Nachor, brawd Abraham, yn 58 mlwydd oed pan y 
bu Noah farw, Terah yn 128, Serug yn 187, Reu yn 219, 
Heber 283, Selah yn 313, Arphaxad yn 344, a Sem yn 448. 

Yraddengys oddiwrth y cyfrif hyn, fod Nachor, brawd Abraham, 
Terah, Nachor, Serug, Reu, Peleg, Heber, Selah, Arphaxad, Sem, 
a Noab, oll yn byw ar y ddaear yr un pryd ; a bod Abraham yn 
18 mlwydd oed pan fu farw Reu, 41 pan fu farw Serug a’i frawd 
Nachor, 75 pan fu farw Terah, 83 pan fu farw Arphaxad, 118 
pan fu farw Selah, 150 pan fu farw Sem, ac i Heber fyw bedair 
blynedd ar ol marwolaeth Abrabam. A bod Sem, Arphasad, 
Selah, Heber, Reu, Serug, Terah, a Nachor, brawd Abraliam, 
ac Abrahain, oll yn byw yr un pryd. A bod Nachor, brawd 
Abraham, Terah, Serug, Reu, Heber, Seluli, Arphaxad, a Sera,oU 
yn adnabyddus o Noalì ac Abraham. 



IIIGORN SEION. 


49 


Yn awr yr ydym npdi olrhain ams-'ryddiaeth y byd, yn nnol 
â'r hanes a roddir yn ein bibl presannol, o Adda hyd Abrahani, 
ac wedi penderfynu yn eglur tuhwnt i bob dadl, nad oedd un 
anhawsdra i gadw y wybodaelh o Dduw yn y byd o greadigaelh 
Adda, a’r amlygrwydd a roddwyd i’w hiliogaetli uniongyrchol, 
megys y dangoswyd yn y rìian Haenaf o’r ddarlilh hon, fel y gall 
y myfyrwyr yn y dosparth hwn beidio gadael un amraheuaeih yn 
eu meddyliau ar y pwnc hwn ; o herwydd gallant ganfod yn 
rhwydd ei bod yn anmhosibl iddi fod fel arall, ond fod yn rhaid 
fod gwybodaeth o fodoliaeth Duw yn parliau o dad i fab, fel 
mater o draddodiad o leiaf ; canys ni allwn dybied fod gwbodaetli 
o ffaith bwysig fel byn yn b.idoli yn meddwl neb o’r persouau 
crybwylledig, heb eu bod yu ei gwneuthur yn hysbys i’w hiliog- 
aeth. 

Yr ydym yn awr wedi dangos pa fodd y daeth y dyb gyntaf i 
fodoli yn meddwl unrhyw ddyn fod y fath fòd â Duw i’w gaei, 
yr hwn oedd wedi creu ac yn cynnal pob peth ; mai « achos jr 
amiygrwydd a roddodd efe gyntaf i’n tad Adda, pan y safodd yn 
ei bresennoldeb, ac yr ymddanodd ag ef wyneb yn wyneb, yn yr 
amser y cafodd ei greu. 

Gadewch i ni sylwi yma, mai wedi i ryw gyfran o’r teulu dynol 
gael eu gwneyd yn wybodus o’r ffaith bwysig o fod Duw yn 
bodoli, yr hwn sydd wedi creu ac yn cynnal pob peth, bydd 
helaethrwydd eu gwybodaelh am ei gymmeiad a’i ogoniant yn 
ymddibynu ar eu diwydrwydd a'u ffyddlondeb yn ei geisio, nes 
fel Enoch, brawd Jered, a Moses, i feddu ffydd yn Nuw, a gallu 
i’w weled ef wyneb yn wyneb. 

Yr ydym yn awr wedi gosod allan yn eglur pa fodd y mae, a 
pha fodd yr oedd, Duw yn dyfod yn wrthddrych 8’ydd i fodau 
rliesymol ; ac hefyd, ar ba sylfaen y gosodwyd y dystiolaeth ag 
oedd yn anuog y Saint cyntefig i chwilio yn ddiwyd am, a chyr- 
haedd gwybodaelh o ogoniant Duw ; ac yr ydym wedi canfod 
mai tystiolaeth ddynol, a tliystiolaeth ddyDol yn unig, oedd 
yn achosi yr ymehwiiiad hwn, yn y lle cyntaf, yn eu meddyliau. 
Y grediniaeth ydoedd a roddent i dystiojaeth eu tadau : ac wedi 
i'r dystiolaeth hon gyubyríu eu meddyliau i chwilio am wybodaeth 
o Dduw, yr oedd yr ymchwiliad yn fynych yn terfynu, ie, yn 
wastad yn terfynu, pan yn cael ei ddefnyddio yn iawn, yn y dar- 
ganfyddiadau mwyaf gogoueddus ac niewn sicrwydd tragwyddol. 



rnconif seiun. 


ôa 

ORDEINIADAU. 

“ Na osoder dwylaw yn ebrwydd ar neb,’* meddai yr Apostol 
l'aul, ac feily meddnn ninnau. Mae esgeulusoy rhybydd uchod, 
gjn y r.iai sydd yn dal swyddi uchel yn yr Ëglwys yn yr Ynys- 
oedd Prydeinig, wedi bod yn achusoddrwg roawr, tuag at attal 
yr hwn, penderfynasum roddi rhai cyfarwyddiadau cyffredinul 
ynghylch ordeinio yn yr aroser dvf»dol. 

Na ordeinier neb i unrhyw swydd yn yr oíTeiriadaeth, heb fod 
llywydd y gynnadledd, yn gystal â’r gangen yn raha un yr arosa, 
yn gwybod ac yn cydsyuio. Ac y mae o’r pwys mwyaf fod liyw- 
yddion y cangenau yn ofalus iawn wrth gymmeradwyo personau 
* w hordeinio mewn cymmanfa, neu ryw fan arall, onide byddant, 
i ry w raddau, yn gyfrifol am y drygau a all gyfodi oddiar ddiofal- 
wch ac auystyriaeih. Os bydd rhywun yn ddioglyd yn cyllawni 
ei ddyledswyddau fel aelod, ni ddylai ar un cvfrif gael ei aîw > 
unrhyw swydd. Os bydd yn euog o yfed gwirodydd poethion, yn 
lle cael ei ordeinio i’r oíTeiria'laeih» dylai gael ei geryddu ; ac os 
bydd mewn rhyw achos yn dilyn hyd at feddwdod, dylid ymddwyn 
ato yn ilyradost; ac onid edifarha, dylid ei dori allan. Gofaler galw 
dynion o “dysliolaelli dda’’ — dynion sydd á’u dymuniad llywod- 
raelhol i ddwyn eu nwydau a’u cliwantau mewn períTaiîb ufydd- 
dod i’w hewyllys, a’u hewylìys mewn pwíTailli nfydd-dod i gyf- 
reilhiau a gorchymynion Duw. Gwna un feìly fwy o ddaioni nag 
ugain o gymraeriadau gwalianol. Yr addasiad aDghenrheidiol i 
ordeiniad yw, fod y personau yn eithaf adnabyddus o gyfreithiau 
a gorchymynion Duw, fel y rhoddwyd bwynt trwy ein prophwyd 
merthyredig, yn gystal á’r rhai a roddwyd trwy brophwydi yr 
eglwys gyntefig, fol y byddont yn eithaf hyddysg mewn pob 
pwynl o alhrawiaetli, ac mewn egwyddorion lìywodraeth. Dylent 
fod yn ddynion sydd yn llywodraethu eu tai mewn cyfiawnder, 
gan ddwyn eu plant i fyny vn y ffurdd y dylenl fyned, Irwy rodio 
eu liunaiiî yn y ffordd y dymunant i’w plant rodio ynddi. 

Fel rheol gyffredinol, byddai yn well ordeinio dynion i’r offeir- 
iadaeth leiaf yn gyntaf, a’u gadael i ennill eu ffordd i’r fwyaf 
trwy flfyddlondeb; a pheidio yn mbob amgylchiad dyrchafa dyn 
inewn awdurdod, os na fydd wedi protì ei bun yn deilwng, mor 
bell ag y bo amgylchiadau yn caniatâu, trwy gytìawni yn ffvdd- 
lawn holl ddyledswyddau ei swydd ûaeuorol. AJae y dyn ffvdd- 



TDGORN SEIOM. 


.51 


ìàwn yn doiìwng o bob cefnogiad ; ac, o’r ta arall, ni chaiíT y dyti 
anffyddlawn sefyll. — Gwel yjr Ath. a’r Cyf., iii, 41. “Gan hyny 
dysged pob dyn ei ddyledswýdd, a gweinydded yn y swydd i ba 
un yr apwyntiwyd ef iddi, gyda phob diwydrwydd. Ni ystyrir y 
diog yn deilwngi sefyll; a’r hwn ni ddysg ei ddyledswydd, ac ní 
ddengys ei hun yn gymmersdwy, a ystyrir yn annbeilwng i 
Befyll. Felly, Amen.” 

Dymunir pr lywyddion y cynnadleddau i edrych fod sylw yn 
cael ei wneuthur o’r cyfarwyddiadaa hyn vn eu gwahannl gylch- 
oedd; ac yn gymmaint â’u bod liwy wedi eu galw i’r swydd o 
ben-bugeiliaid, dylent ofalu bod vn esiarapl yn mhob gweitbred 
dda, a gweled fod y bugeiliaid cynnorthwyol yn myned ae yn 
gwneuthur yr un modd ; a hod ceidwaid y deadelloedd yn ddyn- 
ion ag sydd â’u hesiampl a’u hyfforddiadau a thuedd ynddynt i 
greu dylanwad llesol mewn cymdeithas. 

Nid oes dim yn yr uchod wedi ei fwriadu i wahardd yr lienur- 
iaid teithiol i alw dynion i swyddi, a’u ìiordeinio (trwy gydsyniad 
llywydd y gynnadledd) raewn lleoedd lle mae cangen wedi ei 
chodi ganddynt. Gwel Ath. a’r Cyf., ii, lö. “Nid oes un person 
i gael ei ordeinio i unrhyw swydd yn yr egìwys lion, lle y mae 
cangen o’r cyfryw wedi ei rheoleiddio, heb bleidlais yr eglwys 
hono ; ond gall henuriaid llywyddol, esgobion teithiol, uchel 
gynghorwyr, archoffeiriaid, ac heuuriaid, gael y fraiut o ordeinio 
lle nad oes cangen o’r eglwys er galw am bleidlais.” 

Orson Pratt. 


LLYTHYR O’R COÜNCIL BLUFFS AT Y LLYWYDD 
W. PHILLIPS. 

Ctmncil Bluffs , Bhag. 25, 1849. 

Anwtl Frawd Phillips, — Meddyliaf y fcyddai yn fuddiol rhoi 
ychydig o’m meddwl o barthed i’r pelhau anghenrheidiol i’r daiih 
belleuig ag y bydd llawer o’m brodyr a’m chwiorydd yn wyneuu 
arni heb fod yn liir. Y peth cyutaf i’w feddu yw ystôr dda o 
amynedd; oblegid ni wna ceintach les i neb dynion; ac os bydd- 
ant am gael taith rwydd a llwyddiannus, mcddylied pob un gadw 
cyngborion y llywydd. Os na wnant hyny, byddant yn debyg o 
gölli Ysbryd Duw o’u plith ; daw yr un drwg i mewn, ac yna nid 
yn rhwydd iawn y ceir ef allan. Er fod llawer o’n cwmpeini ni 


UDGORN BEION*. 


•V2 

weiii myned yn ysgìy faeth i'r Cholera, nid y<lwvf yn gwyhod on«l 
ain un neu ddau o bonynt, heb fod yn ffeindio bai ar diefn y 
llywydd ; feily, nid oedd ufydd-dod gwirfoddol o'r galon — ambell 
un yn anfoddlawn i’r rhai ag oedd y brawd Jones yn osod i ofalti 
am rai pethau, o herwydd i'od hwn a hwn yn lienach yu yr eglwys, 
ícc. üywedaf elto, gofalwch a gwyliwch rliag yr >sbryd hwna; 
coíìwch gynghor yr Arglwydd Iesu Grist, sef, Gwrandewch ar 
luis eich bugail. Os felly gwneir, bydd llwyddiant ar y daith. 

Yn awr caf son am betiiau ereiii. Byddai pob math o liadau 
gerddi yn dda i ddyfod drosodd. Cynghorwu y crefftwyr i dd\fod 
â’u ltoffer ganddynt. Byddai papyr ysgrifenu o wasanaelh mawr, 
megys quire neu ddau. Y sawl u allo, deued A llestri tin at drin 
liaelh, llestri tê hefyd, gwydrau, haiarn, a dur. Nid oes fawr o 
gyfrif ar ruwiau gwaith mwyn a glo yma; ond y mae palau yn 
ddrud, sef o 4s. i 5s. yr un. Ceir palau yn Lirerpool am oddeutu 
lOs yr hanner dwsin. Byddwn yn ddiolciigar os daw rhai o’r 
brodyr ag hanner dwsin o balau i mi o Liverpool; ni fydd fawr 
trafferth yn eu cylch. Hefyd, hanner dusin o bigau at drin 
gwair. Byddai yn dda genyf eu cael ; swllt yr un yw eu pris 
yma. Tâl pob math o haiarn i’w garia yma, oud bwyelli ; y 
mae’r rhai hyny yn well yma nag yn Mhrydain. Pris haiarn 
cyffredin yw dwy a dimai y pwys; haiarn mân yn dair ceiniog ac 
uwch. Calico yn ddwbwl bris; llestri pridd yr un modd; gwyd- 
rau hefyd ydynt yn ddrudion yrna. 

Cynghorwn bob uu fyddo yn yrnfudo am ofalu fod eu blychau 
yn gryfiou, wedi eu gwneyd o bren sych ; y mae rhai yn cael 
colled trwy fod eu blychau ddim yn sych, ac felly yn braenu eu 
dillad. Byddai pytatws ar y môr yn ddymunol iawn, ac ysgadau, 
blawd ceirch, cig moch, cig eidion sych, pybyr, mwstardd, halen, 
pictles, winwyn, ac oranges. Nid yw oranges, yn ol fy marn i, 
o fawr defnydd ; y raae afaiau yn well, y rhai a ellir eu pobi neu 
roi mewn teisien. Rlae brandi yn fuddiol at wresogi yr ystumog 
pan fyddo yn oer, a’r môr yn ymgynhyrfu. Rhag clefyd y môr, 
byddai yn dda cyrameryd rhyw bethau oddeutu pythefnos cyn 
cychwyn, er glanhau yr ystumog, fel y byddo mor rhydd o'r bilc 
ag y bo bosibl. Bydd byny yn lielp rhag clefyd y môr, os nid 
ci luddias yn hollol. Y raae plant bychain yn well morwyr nag 
ydyw dynion mewn oed; safant ar eq traed pan fyddo eu rhieni 
ag un goes yn rhy fer, neu y llall yn rhy hir, i gerddcd bcb dra- 



ÜDGORN 6E!OK. 


4 * 

fTtìitli. Yr yilwyf weJi ysgrifeuu o’r blaen atoch ; gobeiihiaf eich 
boj wedi derbyn fy llythyr, ac y byJJ atehiaJ cyn y byddo bwn 
ar ben ei Jaith. Anfonais dJau gopi o’r “ Frontier Guardian” 
i John Davis. I)a fyJJai gcnyf gael copi o’r “ Udgorn Seiun.’* 
A ydyw yn bosibl i’r Udgorn cliwythu yn groes i'r môr ; byddai 
vn dda gan lawer Cymro glywed ei lais, os gall roddi ei lais i'r 
America. Dyraunwn gael gwybod y telerau ; efallui y galJem 
flurfio cynllun, fel byddai cyfrinach bob inis neu umlacb. Bydd- 
af Jdiolchgar i’r brawJ Daris ain ei farn ar y inater, Dymunwn 
gael llythyr yn hysbysu pa bryj byJd y Cymru yn bwriadu 
cychwyn, pwy fydJ y llywydd, &c\, fel y gallwyf ysgrifeuu Uytbyr 
i St. Louis neu New Orleans i'w cyfarfod. Dicbon o byn i'r 
pryd v byddont yn cychwyn, y gallaf roi cyfarwyddyd pa belhau 
a allant brynn yno, a’u gwertbn yma ara bris go dda, Dysgwylir 
i'r aur-gloddwyr dJyfod yma yn y gwanwyn yn dorfeydd. Os 
deuant, byJJ lle i wneuthur dollars yu lled rwydd ; raae rbai yn 
gwneulhur oddeutu JUO o Jdollars yr un mewn ychydig fisoedd, 
trwy brynu pethau i’r aur-gloddwyr. Gall y Cymry wueuthur yr 
un petli yn rbwydd, lieb ddim rhwystr ar eu taith. Cefais le fy 
liun y dydd cyntaf ag y gosodais fy nbroed ar diry Bluffs, i ennill 
49 o ddollars, trwy wertbu iddynt. Gwelwcb, bellacb, y lles allaf 
wneuthur i’r Saint, trwy anfon llythyr i'w cyfarfod, os ua ddeuaf 
fy hun. 

Yr ydym ni fel cangen Gymreig yn gysurus, ac yr 
ydwyf wedi priodi pedwar, sef Jobn Williams, o’r Fonachlog, 
a Mary Jones, o ocbr Mynydd Aberdar; Edward Evans, Hir- 
waen, ag Alice, mercb David Richards y gof. Mae Alexander 
Owens, Twynyrodyn, wedi marw o’r clefyd melyn ; bysbyswcli 
i'w wraig. Na fydded i neb ofni y môr ; y mae yn byfryd iawn 
i forio ar dy wydd teg ; o Lirerpool i’r Sounding y mae arwaf, 
Bydd ein tabernacl ar ben erbyn y delocb chwi a’r yrafudwyr 
yma ; y mae yn y sgwar yn awr. Ni cblywais ond unwaith oddi- 
wrth y brawd Jones wedi ei ymadawiad i'r Dyffryn ; yr oedd 500 
o filltiroedd o’r Bluffs y pryd hwnw — efe, ei wraig, a’r plentyn, 
a’r cwmpeini oll, yn iacb, ac yn myned yn y blaen yn llwydd- 
ianuus. Byddaf yn dysgwyl llytbyr-god etto o’r Dyffryn heb fod 
yn hir. Yr ydym wedi clywcd am y Cbolera yn eich plith ; uid 
oes dim Cholera yn St. Louis yn awr, ac ni fu dim o’r clefyd 
dinystriol bwn yu y Bluffs byd yn byn, 



tjdoorn irIon. 


54 

Cofiw’ch fì Rt y swy.ìdogion a’r holl Saint, a’r Arglwydd grasol 
a’ch brndithio, ac a’ch dygo yu iach i Seion fryn, yw dy;nuuiud 
fy nghalon. 

Ydwyf, eich brawd yn y cyfammod n^wydd, 

WlLLIAM MOROAN. 

O.Y. — ITysbyswch fod Wm. Jenhins, « Gaerdyf, yn aros yn y 
Ttluffs. Clywsom trwy y doniau fod rhai o'r brodyr yt dyoddef 
Vn achos tàu, a bod y dinystrydd yn eich plith. Derhyniaii 
lythyron Mnrgan Morgans, E.Thomas, a Morgau Hughes. Mae 
John Ormond a’i fab a'i ddwy ferch yma. 


GAIR O GYNGIIOR I R EGLWYSI. 

Mf.wn canlyniad i’r achwyniadau sydd wedi eu dwvn ger ein 
hron o bryd i bryd, ynghyìch casgliad trysorfeydd mewn rhni 
cynnadleddau at gynnal yr Hentiriaid llywyddol, ac hefyd yr 
henuriaid teithiol, ystyrfwn yn ddoethineb yn<»m i gyhoeddi ein 
golygiadau ar y pwnc, a rhoi rhai rhcolau cyfFredinol er llywod- 
raethu cangenan yr eglwys yn y wlad hon, mewn perthynas i'r 
ffnrdd o godi trysorfeydd at y dyben hwn, yn gystal â rltai ereill. 
Mae cyfeiriadau mynych wedi eu gwneyil at yr hyn a gyhoedd- 
wyd gan y Llywydd Orson Hyde, yn Nghyf. IX. o’r * Star,’ tudv 
26. Yr ydym ni yn cyduno â*r Henuriad Hyde, yn mhob petb. 
Nid ei opiniwn ef, mwy na ninnau, oedd, y gallai gweision Duw 
fyw heb fwyd a dillad. 

Mae Duw wedi rhoi goìcliymyn i'w weisiou na feddyliont ddim 
am y fory. G wel Ath. a'r Cyf., iv, 14. “ Gan hynv na feddyl- 
iwch ddim am y fory, am ba heth a fwytaocb, neu pa heth a 
yfoch, neu â pha beth y dilledir chwi ; oblegid edrychwch ar lili 
y maes, pa fodd y maent yn tyfu; nid ydynt yn llafurio nac yn 
nyddu ; ac nid yw teyrnasoedd y byd, yn eu lioll ogoniant, ddim 
wedi eu haddurno fel un o’r rhai hyn ; canys y mae eich Tad yr 
hwn sydd yn y nefoedd, yn gwybod fod arnoch chwi eisieu yr holl 
bethau hyn.** 

Mae Duw wedi ei wneyd yu ddyledswydd ar y Saint, ac ar 
bawb y dattfonir ei weision atynt, i feddwl drostynt. Gwel Ath. 
a’r Cyf., iv, 14. “ Yr hwn sydd yn eicli derbyn chwi, sydd yn íy 

iterbyn i; ac efe a’ch portha chwi, ac a’ch dillada, ac a rydd 
arian i chwi. A’r hwn a’ch portha cliwi, neu a’ch dillado, neu a 



IDflORN SEION. M 

rr<lil arian i cbwi, ni chyll mewr. un modd ei wobr : A’r bwn uad 
y w yn gwneuthur y petbau hjrn nid yw yn ddyscybl i mi ; wrlh 
byn yr adwaenwch fy uyscyblion i. Yr hwn nad yw yn eich der- 
byn chwi,ewcb ymaith oddiwrtho yn ddirgel wrthych eich hunuin, 
u golchwch eich traed, byd y nod á dwfr. dwfr pur, pa un bvnag 
ui mewn gwres ai mewn oerftd, a dygwch dysîiolneth o hyny i’ch 
J ad yr hwn sydd yn y nefoedd, ac na ddychwelwch mwyuch at t 
dyn hwnw. Ac i ba bentref neu ddinas bynag yr eloch, gwnewch 
b'lîy. Er hyny, chwiliwch yn ddyfal, ac naarbedwch; a gwue 
y *)’ hwijw, neu*r pentiel neu'r ddinas hono, a’ch gwrthodo chwi, 
n u eich gair, neu eich tysti<daeth am danaf fì. Gwae, meddaf 
etto, i r ty hwnw, neu’r pentref neu*r ddinas hono, a’ch gwrthodo 
chwi, neu eicli gair, neu eich tystiolaeth am danaf fi OMegid 
mytì, yr Ilollalluog, wyf wedi gosod fy nwyluw ar y cenedloedd, 
i w ffrewyllu hwynt am eu drygioni, > * &c., &c. 

Rhoddwn yn awr rai cyfarwyddiadau cyffredinol ynghylch codi 
trysorfeydd at amrywiol ddybenion, fel na fyddo dim camddeall. 
twriaeth ynghylch y mater o hyn allan ; ac fel y byddo trefnus 
rwydd yn y peth yma, yn gystal ug mcwn pob peth araîl perlhynol 
i lwyddiant eglwysi y Saint yn y wlad hou. Yn y lle cyntaf, 
bydded trysorfa i’r tlodion gael ei chodi yn mhob cangen yn y 
modd hyn : — Pob sabbath, yn union ar ol y sacrament, bydded i 
gasgliad gael ei wneyd tuag at y tlodion, i gael ei alw yn “ Drys- 
orfa y l’lodion.*’ Bydded i’r drysorfa hon gael ei rhoddi yn 
rwylaw rliyw frawd o ymddiried, i’w rhanti allan i’r tlodion, yn 
ol cyfarwyddyd llywydd a chynghor pob cangen. Mor hyfryd 
fydd cymmysgu eich elusenau gyda’ch sacramentau. 

Heblaw hyn, bydded i drysorfa gyffiedinol gael ei chodi yn 
rohob cangen, at dalu rhent addoldai, &c. ; gellir codi v trvsor- 
feydd yn un or tair flordd byn — yn laf, trwy gasgliad cyhoeddus 
(nid ar amser sacraraent)— yn ail, trwy ddal dysgl wrth y drws, 
yr hwn yw y dull cyffredin yn Scotland; ac yn 3ydd, gellir awd- 
urdodi yr athrawon i dderbyn cyfraniadau gwirfoddol y Saint 
tuag at drysorfeydd y gangen, wrth eu gwaith yn ymweled â’r 
aelodau ; ac os bydd y gangen yn gweled yn addas i benodi rhyw- 
faint gyferbyn â theuluoedd naill ai llywydd y gynnadledd, neu 
yr henuriaid teithiol, geill cynghor y gangen ddysgu yr athrawon 
i osod y peth o flaen y Saint a derbyn eu rhoddion, ac ysgrifenu 
lawr yr enwau a’r swraiau a gyfranir, a’u hysbysu i’r cynghor, 



l’DeORN SBION. 


5 * 


Hefyd, byddcU i drysorfa pyffredinol gael ei obodi yn mìiob 
oynnadledd, tuag át gyonal Dywydd y gynnadledd a’r henuriaid 
toithiol, a hyddcd i bob cangcu gyfrauu i’r dryaorfa hono yn oi 
rhifedi eu liaelodau. Gall yr henuríaid Uyw\ddol, wedi ymgyn- 
uull idchu cymniaufa, benderfynu pa swm fydd yu aughenrheid- 
iol at y dyben hwn bob chwarler. Dylai y drysorfa hon fod dan 
reolaeth llywydd y gyunadledd er eu rhauu (luag at y dybenion y 
codwyd hi) fel y penderfyuo efe yn ei ddoethiueb. A’i ddyled- 
swydd ef fydd rhoi myuegiad manwl yn mhob cymmanfa o sefyllfa 
y drysorfa a'r arian fyddo yn dyfod i'w law. Hefyd, dyJedswydd 
llywydd pob cangen fydd rlioi ueu beri rhoi, mewn cardd cytf- 
redinol o swyddogion ac aelodau y gangen, yr wythnos o llaen 
y gyinmaufa chwarterol, fynegiad manwl o bob trysorfeydd a 
godir gan y gangeu yn ystod y chwarter. Trwy ddilyn y drefn 
hou, gall y Saint, yn swyîldogion ac aelodau, gael deallta riaeth 
drwyadl yngliylch yr holl faterion perlbynol i aeinyddiad gor- 
chwylion tymmorol y gangen neu’r gynuadledd yn nilm uq y 
trigant. Cenedla hyn riuwedd, a rhiunedd a genedla undeb, ac 
mewn undeb y mae nerth. OuSon Phatt. 

[O'r tair ffordd a nodir er codi y trysorfeydd, cynghorera y 
Cymry i ddewis yr olaí, sef trwy fyued oddiamgylch i dui y Sainl, 
lei y galler ysgrifenu gweithredoedd pob uu. — Gol.J 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

I. Pa fodd V dylid bendilhio y bara a’r gwiu yn yr ordinhad o 
swper yr Arglwydd ? — E. E. 

Wedi ymgrymu gyda’r eglwys, gweddied yr beuuriad neu yr 
offeiriad fel byu,tinchhen y bara: — “O Dduw, y Tud tragywjdd- 
ol, yr ydym yn golyn i ti, yu euw dy Fab, Iesu Grist, i feu- 
dilhio a santeiòdio y bara bwu i eneidiau pob un a gymmero o 
hono, fel y gallont fwyta er cof am gorff dy Fab, a tbystioluetbu 
wrtbyt ti, O Dduw, y Tad trugwyddol, eu bod yu foddlawn cym- 
meryd arnynt euw dy Fab, u’i gofio yu wastadol, gan gadw ei 
orchymynion y rliai a roddodd efe iddynt, fel y gullont yu was- 
tadol gael ei Ysbryd ef gyda hwynt. Ameu.” Drachefn, wedi 
cymmeryd y cwpan, gweddier fel hyn: — “O Dduw, y Tad tra- 
gywyddol, yr ydym yu gofyn i li, yn euw dy Fab, Iesu Grist, 
i ieadithio a suuieiddio y gwiu [ueu’i* dwir] hwu, i eueidiau pob 


l'DGOUN 9CION. 


67 

un a ) Íü o honn, fel y gallont «i wneulhur er cof am waed djr Fab, 
yr hwu a dywalltwyd drostynt; fel y gallout dysliolaethu wrth)t 
ti, O DJuw, y Tad tragywyddol, eu bod yn ei gofio yn waatadol, 
fel y gallont gael ei Yabryd i fod gyda hwynt. Auien.** 

2. Pa un ai V brawd Dr. Levi Uichards, neu y brawd Williaoi 
Phillips, yw Llywydd presenuol v Saint yn Nghymru ? — 1\ 

Nid “ P.” yn unig sydd yu roethu deall yr hyn a gyhoeddwyd 
yn y “ Star” a’r Uduorn, uiown perthynas i’r brawd Uicharda. 
Dyniunwn hysbysu pawb, nad yw y brawd Itichards weái ei 
ddaufon i lywyddu yn lle yr ilenuriad Phillips, ond i ddysgu ac 
ymgynghori à’r lywyddiaelh, a llu byuag y byddo yu teilhio, dros 
yr auiser presenuol ; a gobeilhiwn y gwneir derbyniud groesawus 
o hono fel y cyl'ryw yu rohob man, ac y diwallir ei anghen- 
rbeidiau. Addewid v Llywydd O. Pratt i’r brawd Phillips, tra 
yn Idverpool bythefnos yn ol, yn ughlyw araryw, oedd raai efo 
fuasai y llywydd tra vr arosai yn Nghyiuru, ac y buasui ei 
lwyddiaut o hyn ullan yu fwy nag erioed o’r blaen. 


AIL EPISTOL CYFFREDINOL ODDIWUTH SAINT Y 
DYDDIAU DIWEDDAF. 

Mae y “ St. Louis Uepublican,* 1 aro Uagfyr 28, 1849, yn llefuru 
aro yr epislol uchod fel y canlyn : — 

“ Dygodd y llytbyr-gludiad gorllewinol ddnei ni gopi argrafb dig 
o’r 1 Ail Epistol Cyffredinol,’ a dd»nfonwvd gnn Eglwys Suint v 
Dyddiau Diw eddaf, yu Nytìryn y Llyn Halen, at “ y Saint gwas- 
garedig ar hyd y ddaoar.’ Haoes ydyw o sefyllía y G\mdeithas 
yn artrefol a thraroor, ac yn gyffredinol yn cyunwys pob peth 
a ellid ystyried vn ddyddorol i aelodau vr Eglwys. Hysbvsir fod 
y cnydau yu rhagorol o ddo, — a dywedir nid yn unig fod digon 
ganddynt ì ddiwaliu eu hunain, ond hefyd eu hrodyr svdd ar y 
ffordd, hyd y cynauaf nesaf. Maent wedi penderiyuu adeiladu 
tref yn Brownsville, deugain ìuilliir i'r gogledd, ac \n Utah, tri- 
ugain milltir i'r dwyrain o Ddinas y Llyn Haleu, yu niha !e y 
mae sefydliadau wedi eu gwneuthur. Mae Dytfryn y Sand Pitch 
wedi ei i'wriadu yn le arall er ymsefydlu. Mae y Cynghor dv, 
y baddau vn y YY'arm Spring House, iy* mawr ceryg ac ystordy 
vd, oll vn agos eu gorpheu. Trefnwyd cyullun i godi tr\sorfa 
barhaus, er cynnorthwyo y 4 Saiut tlodion’ i ymfudo i Ddyffnny 
Llyu Halen, gan gyíiawui yn y modd byn y cyfammodau yn y 
demi, fod ‘ yr holl Saint a orfodwyd i adael Nauvoo, i gael eu 
gosod mewu rhyw gasgl.fau. , Aiaeyr hoil gyulluu mewu gweilli- 
ìtìdiud. 



fi* IDüOBN SEION. 

“Er dangos yr yimlrech roawr a Iwriedir wneyd «r proselytio, 
dyfynwn a ganlyn o’r llythyr : — 

“ ‘ Mae yr holl aposti>lion yn v Dyffryn wedi eu danlon ar 
wahanol genadiaethau. Mae yr Henuriad John Taylor, ynghyd 
á Curiis E. Boltou a John Pack, yn royned i Fl'rainc; yr Heuur- 
iad Lorenzo Snow yn myned i'r Eidul, a Joseph Toronto pydag 
ef; yr Henuriud Erastus Snow i Deumure, yn ngh'wnmi Peter 
Il.mson, a chychwynant yn mhen wythnos, gan fyned trwy y 
Taleithiau. Bydd yr Henuriad Fra::lvlin D. Richards, gyda 
John S. Higboe, George B. Wallace Job Sraith, H. W. Chuich, 
Joseph W. Johnson, Joseph W. Young, a Jacob Gates, yn 
myned i Lloegr, i gyd-weitbredu á’r Llywydd Orson PrHtt. Bydd 
yr Henuriad John For6green yn inyned allan yr un amser ar ei 
genadiaeth i Sweden. O lierwydd rhyw dJybeuion doetb, bydd 
danloniad yr Heúuriad P. P. Pratt i r Ynysoedd Gorllewinol yn 
cael ei attal hyd v gwanwyn. 

“‘Mue yr Henuriad Orsou Pratt yn gwneyd gwaith mawr yn 
Iiloegr, ac y mae achos y gwirionedd yu myned rhag ei tìaen yn 
gyflym vn roliob cwr o’r wlad; ac y mae gorfoledd y Saint yno 
yn achosi i Satan gyrhyrfu, o herwydd ei fod yn cuel ei orfodi 
i ymddarostwng i allu goruwch. Mue yr Henuriud Woodruff yn 
arosol yn Camhridgeport, Massachuselts, ao wedi hod yn cysuro 
ac addysgu y Saint yn Canada a’r Taleithiau Dwyreiniol yn y 
flwyddyn ddiweddaf. Os gwna yr Henuriad Woodruff yn awr, 
gusjílu yr holl Saint sydd yn ei gymmydogaethau, a dod â hwynt 
i’r lle hwn, bydd yn gwneyd gwaith mawr, ac yn agor y ffordd i 
yroweled â’r cenedloedd hyny ag sydd yn meddu llygaid a chlust- 
iau, ac sydd yn gwaeddi ar Henuriaid Israel, Deuwch, mynegwch 
i ni bethau Duw, obiegid ni a glywsom fod Duw gyda chwi.’ 

“ Dywed y Uythyr hefyd : — 4 Mae y hrawd Parley P. Pratt yn 
agor ffordd newydd trwy res o fynyddau, o’r Weber i’r lle hwu, 
yr hon sydd eisoes mor barod fel ag y bydd ymfudwyr yr hydref 
hwn yn ei theithio. Bydd cryn gost yn myned i orphen y ffordd 
hon, a bydd o fendith fawr i’r brodyr ymfudol ; ac wedi cael pont- 
ydd yn y Dyffryn, dros fforch y Weber a’r Ògden, y rhai oll a 
orphenir cyn y tymmor ymfudol nesaf, lleiheir y pellder a 
rhwyddheir yn fawr fynediad teithwyr.” 

Dysgwyliwu y hyddwn wedi cael gweled copi o’r Epistol ein 
hunain erbyn y rhifyn nesaf, pan y gallwn ddweyd ychwaneg yu 
ei gylch. 

COFNODíON CYNN ADLEDDOL. 

SIK ABERTEIFt. 

Cymmanfa y sir lion a gynnaliwyd yn Cellan, ar y 30ain o 
Ragfyr diweddaf, pan y cynnrychiolwyd pedair o gangenau, yn 
cynnwys 11 o henuriaid, 8 o offeiriaid, 2 athraw, a 2 ddiaton ; 



ÜDGORN ÍF.I05. 


i9 

2 wedi cu bedyddio ; y cyfanswm yn 61. Rhoddodd Mr. Davies* 
Trebar.au, ei balas i gynnal ein cymraanfa, a gwnaeth boneddig- 
ion ereill hefyd eu goreu drosom— Alfred Clark, Llywydd; Janit s 
Jarnea, Ysgrifenydd. 

SIR BENFRO. 

Cynnaliwyd cymraanfa y sir hon ar y 30ain o Ragfyr, 184Pj 
yn Hwlffordd. Cynnrychiolwyd ll o gangenan, tn c?nn#ys2l 
o henuriaid, 10 o offeirîaid, 10 o athrawon, a 4 o ddiaconiaid ; 
wedi eu bedyddio, 5; cyfanswm, 102. — John M(*rris, Llywydd ; 
Daniel Williaras, Ysgrifenydd. 

SIR DDINBYCH. 

Cynnaliwyd cymraanfa y sir hon ar yr 20ain o Ionawr. 
[Ni ddywedir yn raha le ] Cynnrychiolwyd pedair o g»genau, 
yn cynnwys 9 o henuriaid, 10 o ofleiriaid, 5 o athrawou, a 4 
diacon ; 18 wedi eu bedyddio er y gymmanfa o’r blaeu ; un wedi 
ei dori allan ; cyfanswm, 12ô, Galwyd chwech i swyddi. — John 
Parry, Llywydd. 

SIR FFLlNT. 

Cynnaliwyd cyraraanfa y sir hon yn yr Y/yddgrug. [Ni ddy- 
wedir pa bryd.] Cynnrychiolwyd pedair o gangenau, yn cynnwys 
!2 o henuriaid, 7 o offeiriaid, 3 o athrawon; 13 wedi eu bedyddio 
yn y tri mis diweddaf ; y cyfanswm yn 76. — John Davies, Llyw- 
ydd ; Tbos. Green, Ysgrifenydd. 


AMRYWI AETH A U. 

Chwefror. — Mae y llais poblogaidd yn pennodi cwr9 o eira, 
gwlaw, a cliesair, i’r mis hwn, ac yn ystyried fcd agwedd felly 
arno yn anghenrheidiol, mewn trefn i holl alluoedd lleithder gael 
eu diyspyddu cyn dechreu Mawrth, pan yr edrychir ara dywydd 
o uatur arall. Mae yn wir raai rhew, wedi ei ddilyn gan ddad- 
leilhiad rheolaidd; ac wedi hyny gan wyntoedd Mawrth, sydd } n 
dwyn y ddaear i’r cyflwr mv\yaf manteisiol i’w haredig. Cyfar- 
taledd cyffredin y gwres-fesurydd yw 39 o raddau ; mewn gwa- 
hanol flynyddau amrywia o 32 i 42. Y snowdrop a’r crocus yw 
prif addurniadau ein gerddi yn y tymmor hwn. Gwna y briallu 
liefyd flo leuo, a daw'r hepatica allan yn ei nerth. Yn Llo^gr 
mae y gigfran a’r fran yn gwneyd eu nythau ; mae gan golomen- 
*d y tò eu rhai bach ; mae yr ysgulhan yn cwynfan ganu, y pen- 



fdgof.n SF.TfìN. 


«Ö 

rnryn yn odli.a’r bronfreithod yn para. Yn Scotkn.1, mn**nodaa 
y fwyalch a*r fronfraith yn dynodi fod y «wanwyn yn agos. 

Dadsain. — Meddy'.iai yr lienafi.ti l mai geneth oedd Dadsain, 
yr hon a dreuliodd ei hunan yraaith gan gariad, nes nad oedd 
dim ar ol ond llais. 

Trysorfa YMF.ODOL.—Dywedir f<»d Eagnh Hunter yn ddiw- 
odiaryn Kanes' ille (neu Council Blutrs) à 6000 o ddolars gan- 
ddo, fel blaenffrwyth y drysorfa, yr lion a godwyd yn y Dyffryn 
trwy roddion gwirfoddol, i‘r dyben o brynu ychain, a dwyn y 
Saint tlodion o’r Blufls i’r Dyffryn y gwanwyn hwn. Llawen- 
yched y tlodion, canys y mae hyn yn profi fod eu gwaredígaeth 
yn agosâu. 

Newyddioy o’r Dyffryn. — Ysgrifona yr Apostol Wilford 
WoodrulF, o Cambridgeport, Massachusetts, dyddiedig Ionawr 14, 
1850, gan hysbysu ei fod wedi derbyn copi o’r Epistol, ynghyd â 
llythyron, oddiwrth y brif lywyddiaeth yn y Dyffryn; ac yn 
tnhlith pethau ereill, llofara fel hyn : — “ Galwant yn uchel arnaf 
fi i gasglu yr hoîl Saint yn y wlad ddwyreiniol hon, a’u dwyn i’r 
Dyffryn yn y gwanwyn. Maent eisieu gweithyddion cotwm a 
gwlan i ddyfod, a gosod busnes i fy ny; hefyd, toddwyr haiarn 
( digon o lo ac haiarn meum lleoc.ld da ); maent am i ddynion ddy- 
fiid yn fuan i’r Dyffryn — ffermwyr a chrefftwyr o bob math. 
Codant ddigon o wlan mewn un tymmor etto i ddiwallu gweithfa 
lled fawr. Meddyliant godi sefydliad yn y gwanwyn, y tu deau 
i’r llyn, lle y gellir cynnyrchu cotwm, rice, a chyrs siwgr. * * 

Mae Orson Spencer, Capt. D. Jones , G. A. Smith, E. T. Benson, 
a’u cwmnioedd gvda hwy, wedi cyrhaedd yn iach ac yn ddUngol 
yn y Dyffryn. Dira trafferth gyda swyddogion y Llywodraeth 
na’r aur-gloddwyr — pob pelh mewn cydweithrediad. Argoelion 
da hefyd am gael llywodraeth Daleithiol yn y DyflVyn. , ' 

Gwirodydd. — Dvwed y“St. Louis Republican,” am Rag. 28,- 
fod yn anghenrheidiol yn Ninas y Llyn Halen, i bawb sydd yn 
gwerthu nwyddau, i fynu trwydded ; a bod y trwyddedi at werthu 
gwirodydd yn cyrhaedd i 50 y cant ar y pris gwreiddiol, dyben 
yr hyn yw attal eu gwerthiad yn hollol. 

Y dyn glwth sydd yu byw i fwyta ac i yfed; ond y dyn doeth 
a chymmedrol sydd yn bwyta ac yn yfed i fyw. 


JOHN DAVIS, AUr.RAFPVDD, MFRTHYR-TYDFIL. 



lllllt. 


•• ori'wcii »Lt.«n o nomt m, 
(•■r miiLiit) rr ihoil i." 


15 


l 

1 


l E) (. (ì \ SEI#N, 

NF.U 

^rrrn g ŵiint. 


Ctf. II.] MAWRTH, 1850. Il’iiis %. 

CTNNWYSIAO. 


Freseilm i*r YAbrydion >n 
Nfliarcliar, a beUy«l<lio 

rfins > Mi-n» 01 

Datliiiiiau Jotepli Sinub ai 
Ff> «ul . — I >atr lula III. 07 

Y Doiiiau Y»b»jrlol a’r Üaint 71 

M \:« nrna orflllíb" ‘3 

Y Fanrr íírnfrtlaelbol 78 

«.ofyuiailaii ar 4trl»i«»n— 

lUra'r Plani 

Gofalu am Ddillarf brf 


C>imarfl*-rfrf Ciyllmiini.l Nrlll- 

rfnol 

l.lyllijT o Ffraiuc 

DirweiiiarUi.. 




TÜO. 

*' Dic'* y Parcn Darirf Itees, 


IJanelli 

Y 0;«ll rtlo >n rf>l«»rf 1 welerf 87 
Coi'norfioii Cynnadlerfrfol — 

Str IV u 88 

Sir Fririonyrfd..... 88 

Aimyw iaellian— 

FiMeii Dwfr 88 

Cludwyr y Llyu llaleii .... 88 

Al y Goliebwyr — 

Branrfi (2) 

Cymtnanfaorrfd (2) 

Yinfndwyr (V 

Sflio llytbyron (2) 

Pri&iau llyfrau (3) 


MEllTHYR-TTDFIL: 
aroraffwyo ac ar werth gan J. davis, GEORGETOWN; 

AR WERTH HEFYD 

<;an y Saint yn eyffredinol, a llawer n Lyfrwerihuyr, 
uwy y Deau a’r Gogledd. 


ÌSÔO. 


A r EIN OOHMDWYfl, âe 


fJT fthybjrddifD " YmoíyoYdd,' 1 a phoh gohcbwr di«n« fffll , 
n« tiiawn ni nlw o un nhrbiarili o hju alliU m nft 
roJdlr yr rntiu pri»M|nî «rrthyut. 
fìraiuii. — Y'u lly hyr W. Morjan, yn nhud. 5S, drt tdlr, " Mm 
hraudi yn fuddiol •» •rMOfl yr y»turn»g p«n fyddo yn 
o**r, i‘r m’»r yn ymjrvnhTrfu.*' Kf«l1«i H f**»l , uud ni 
chj nglmrcm ui n**h o’r yiufudoyr i’» ddcfujd>il«» cr hyny ; 
canyi y m«c yn itn»c» i ny»Khur l)uv. Mao ll*ccr o 
hcthttu crcill «i» «oil| ao yu ll«i m«riJiol, at «rraoi(l yr 
y%ium k Wrth xor», n««l ydym ni yn gyfttfol in f-ru 
pa»b , cani» daníiina rh*i S«aint «m dd'>cl*>ri*id yu llu 
hcuurinid, u*n ddly*t%ru K'>rchyann I«ro (|*«n r, 1 1, l£). 
CrifMANrAor.DD. — Cynnclir Cyiuin«nfA Üdnyrciuiol MorM»fgi 
yn Mcrthyr. «r y 7fcd o hhriil ; cyinm«nf« Sir Fynwy, 
yn Mhcnyc«c, «r y 1 1*^; cnumanU Sir (i*erfyrddiu, yn 
I.l'ti. lli, yr un pryd; « chy iuiu«uf« Sir F«e*yfcd, «r yr 
‘284 i n. 

l)Muun»n ar ein p»Mi*rr I M yn ofalu* wrlh *elio eu 
llythyrnn ; c.n., y ni*o ll.wer o hotiynt yn »uor eu hun- 
niu cvn ityfo.1 t'n ll.w. Annogwn b«wb t ddtfnyddii» 
wnfrrs, yn hytrarh n.i swm, cwyr crydd, kc . ; »'u K»»««u 
h «i'lyild in'in bi|(.>g, o» bytld yn gyllcu», neu ag »llwrdd 
ucu ry wbclh arall. 

C-J” Khybvddiwn r gwahanol ílynnadleddau rti»R twyllwyr, » 
rli.ii »ydd vn myned oddiaingylch, gau Bymineryd ea Ih-.I- 
yddioŷ &c , er mwyn c«rl tyw »r urfnau y .Saiut. N» 
fedyddirr dyrithri.id I cb brawf »c adnoliyddiacth u bonynt 
yn gyntnf. 

Derbynier pob S.int o 1-locRr a allo ddango» ominerad- 
uvartli a. uralibdig, ar griri.iu 4i t*rimrd by K- Jaiur», 
Líreipool,'* ar ei .k1i.ii. llliaid cacl papyr felly rr uiynrd 
o üvniru i Lloegr lirfyd, yr li»n »vdd »r aenh yina, al 
boh'swyddar ac arlod ; lirfýd. Trwyddedi gwabanol swydd- 
ogion, rn Uvn>r»eg a Sae»ncg. 

Arth Ortrn l'ralt ar fu«ne» i'r Bluff», ar y Ofini o Fawrtli, • 
liariuda ddychwelyd luadiaedd Gorpbenaf. 

Ti! FD DWYB.-Mae oddcutn c»ut u rnuau, o Sir G»erfyrddin> 
aedi ru gyru ytmi eiwirs, rr uad yw y taloidd irrdì dyfod 
eitu. O byn allan, dy»g»> yliwn on geiuiog, o leiaf, oddi- 
wrtli boh yuifudwr, gyda'i enw a'i rmj dal.rr rin cynnorth- 
wyo i daiu am Irtbyron vr rinfudiail. Bydd hyny yn 
hdp, ond nid yn un malh o dil arn ein Twdan. 



UDGORN SEION, 

NX9 

©cccn p ^aint. 

Rhif. 15.} MAWRTH, 1850 [Cyf. II. 


PREGETEÍÜ IR YSBRYDIOM VN NGMARCHAU, A 
BEDYODTO DltOS Y MEIRW. 

Y N ngwyneb t'od gwahanol sectan yr oes wedi amlygu eu golvg. 
îadau ar y ddau bwnc uchod, nid anfuddiol, efallai, fyddai i 
ninnau, vn enw Saint y Dyddiau Diweddaf, i wneuthur hyny 
hef'yd, nad l'aint a fydd yr erlidigaetli o’r herwydd. Ystyriwn f< d 
y Cyrary yn addfed, bellach, i dderbyn ein golygiadau yughylch 
pregethu i’r ysprydion yn ngharchar, ynghyd â bedyddio dros y 
meirw. Llawer o opiniynau sydd wedi eu cynnyg, ac wedi eu 
derbyn; ond ychydig iawn o oleuni, hyd yn hyn, sydd wcdi 
tywynu ar y pynciau tywyll uchod. 

Yn ílaenorol i drin y pregethu a’r bedyddio dan sylw, cawn 
ddarllen yr hyn a ddywed Esay (lxi, 1, *2), “ Ysbryd yr Arglwyd l 
Dduw sydd arnaf ; o herwydd vr Arglwydd a’ni beneiniodd i 
elengylu i’r rhai lìariaidd; efe a’ra hanfonodd i rwymo y rhaí 
ysig eu calon, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion,ac agoriad earditn * 
i’r rhai sydd yn rhwyra ; i gyhoeddi blwyddyn gyrameradwy yr 
Arglwydd, a dydd dial ein Duw ni.” Elto, cawn ddarllen hefyd 
y dyfyniadau canlynol Saira cxlii, 7 — “ Dwg fy enaid allau a» 
garchar, fel y molianwyfdy enw : y rhai cyfiawn a'm cylchynant; 
eanys ti a fyddi da wrthyf.” Salm lxxix, 11, — “ Deued uchenaid 
y carcharorion ger dy frou: yn ol mawredd dy nerth cadw blant 

* Gellir deall pa fatli le, i radilau. yw y oar( hak, nen nR'ein, 
ẃdailleii ilaimnes y snr ^olnd«s, \n Lhi \\ i , 19—31. 

3 



ÜDGORN 5EION. 


«2 

marwolaeth.” Salm cii, 18—22,—“ Hvn a ysgri fcni r i*r genedi 
aelhaddel; a’r boh) a greir a folianant yr Arglwydd. Canyí 
efe a edrychodd o uchder ei gyssegr: yr Arglwydd a edrýchodd 

0 r nefoedd ar y ddaear ; i wrandaw uchenaid y carcharorion, ao 

1 ryddhau plant angeu ; i fynegi enw yr Arglwydd yn Seion, a'i 
foliant yn Jerusalera; pan gasgler y hobl ynghyd, a'r teyruas- 
oedd i wasanaethu yr Arglwydd.*’ Esay xlii, 7 — ** I agoryd 
llygaid y deillion, i ddwyu allau y carcharor o’r carchar, a’r rhai 
a eistedd&ut mewn tywyllwch o’r cafchardy.*’ Esay xxiv, 22, — : 
“ A chesglir hwynt fel y cesglir carcharorion mewn daeardy, a 
hwy a garcherir mewn carchar, ao yn mheu llawer o cdyddiau yr 
ýmwidir â hwynt.” 

Yn awr, wedi i íesu Grist ddyfod i’r byd f yn ol fel y prophwyd- 
wyd am dano, yr oedd ei geuadwri yn perthyn i lawer dosparth o 
ddynion, a'i brif ddybeu oedd dwyn patcb o honynt o deyrnas y 
tywyîlwch, i mewn i deyrnas Dduw. Er fod dynlon yn amrywio 
yn eu sefyllfaoedd, etto nid oedd ond uu porth neu ddrws ganddo, 
trwy yr hwn y gallai pawb, yn mhob man, fyned i mewn i deyr- 
nas y goìeuni ; ac er dangos hyny, dywedodd, “ Yn wir, yn wir, 
meddaf i ti, Oddieithr geni dyn o ddwfr ac o’r Ysbryd, ni ddichon 
efe fyned i mewn i deyrnas DJuw.” Nid yw yn bosibl i neb 
ddringo un ffordd aruìl, onide cyfriíir ef yn lìeidr neu yspeiliwr. 
Yn yr amser ag y llefarodd yr Iesu y pethau hyu, gwydtìai mai ei 
waith ef oedd efengylu i’r rhai llariaidd, rhwymo y rhai ysig eu 
calon, “ cyhoeddi rhyddid i’r caethion, ac ayoriad carchar i’r rhai 
svdd t/n rhw/m.” Gwyddai fcd ysbrydion yn ngharchar oddiar 
amser Noah, am eu hanufydd-dod, ac fod eisieu cyhoeddi agoriad 
«archar iddynt. Mae pob carcharor yn droseddwr, oud ui ellir 
golygu nas gall dalu ei ddyled, pan na lydd ei bechod yn anfadd- 
euol ; ond os bydd ei bechod yn anfuddeuol, ni faddeuir iddo yn 
t byd hwn na’i byd a ddaw. (Math. xii, 32.) Nis gwyddom n| 
am neb sydd wedi profi fod y cynddiluwiaid wedi pechu y pecbod 
anfaddeuol, ac nas gellir “ dileu eu pechodau pan y delo yr 
amseroedd i orphwys o olwg yr Arglwydd” (Act. iii, 19). Fod 
maddeuant i gael ei roddi yn y byd a ddaw, sydd wedi ei ben. 
derfynu gan Iesu Grist, mewn geiriau eglur a dealladwy, fel nas 
gall neb eu gwyrdroi yn llwyddiannus. 

Wedi dweyd cymmaint â hyna, cawn ddyfynu y geìriau a welir 
yn l Pedr iii, 18—20, y rhai sydd yn hysbysu i Iesu Grist breg- 


*îhu i’r ysbrydion yn ngharchar. Y geiriau ydynt — ‘‘Obiegid 
Crist hefyd unwailh a ddyoddefodd dros bechodau, y Cyfiawn dro» 
yr anghyfiawn (fel y dygai ni at Dduw) wedi ei farwolaethu yn y 
< nawd, eitlir ei fywliau yn yr Ysbrydj trwy yr hwn yr aeth ef» 
hefyd ac a bregethodd i’r ^sbrydion yn ngharcnar ; y rliai a fu 
gynt auufydd, pau uuwaith yr oedd hir-amynedd Duw yu aros 
yn nyddiau Noah, tra y darperid yr arch,yu yr liou ychydig, sef 
wyth enaid, a aehubwyd trwy ddwfr." Mae y dyfyniad yr. 
dangos yn eglur i Giist, tra yr oedd ei goríT yn gorwedd yn ▼ 
bedd, fyned i fyd yr ysbrydoedd, i gyhoeddi rhyddid i’r caethion» 
ac agoriad cardiar i’r rhai oedd yn rhwy in. Mae Iesu Grisl ei 
Jjun hefyd yn profi ei fynediad i fyd yr ysbrydoedd, sef paradwys 
fnid y nefoedd, fel y tybia rhai), ar y diwrnod y croeshoeliwyd ef, 
yn yr liyn a ddywedodd wrth y lleidr — *' Yn wir, meddaf i ti, 
heddyw y byddi gyda mi yn mharadicys' (Luc xxiii, 43). O» 
inai y nefoedd a feddylir wrth y baradwy» bou, yna nid oedd 
Crist yn sicr o’i bwnc pan y dywedodd “ heddyw’* wrlh y lleidr ; 
o herwydd fe ddywedodd wrth Mair, ar foreu y trydydd dydd, 
“ Na cliyö’wrdd â mi; canys ni ddyrchefais i etlo at fy Nhad,” yr 
hwn, wrth gwrs, sydd yn y ne/oedd. Rhaid i ni ddweyd fod Crist 
yn cyfeiliorni, neu addef fod paradwys a nefoedd yn leuedd 
gwahanol. Gwell genym ni gredu lesu Grist, iddo fyned i barad. 
wys, at yr ysbrydion, ar ddydd ei groeshoeliad; ac i’r nefoedd, at 
ei Dad, wedi ei adgyfodiad, fel y tystia yr ysgrythyrau. Heblaw 
hyn, y mae ymadroddion yn mhregeth Pedr, ar ddydd y Pente- 
cost, yn profi tuhwnt i bob dadl, i euaid neu ysbryd Crist fod ryw 
amser yn “utfem,” neu garchar yr ysbrydion. Llefara fel hyn — 
“ Ac efe (sef Dafydd) yn rliagweled, a lefarodd am ádgyfodiad 
Crist, na adawwyd ei enaid [ueu ei ysbryd] ef yn ufi’ern, ac nas 
gwelodd ei gnawd [ueu ei gorfl’] ef lygred ; gaeth” (Act. ii, 3:2). 
Detli sydd yn eglurach ua’r gair a’r dystiolaeth, ynghylch y 
pynciau hyn ? Gobeithio nad oes neb yn barotach i wrandaw ar 
ddyuion yn gwyrdroi yr ysgry thyrau, er dal i fyny eu hopiniynau, 
nag ar y rhai sydd yu eu defnyddio megys y maent yn ysgiilen- 
edig. Yn awr, dywedir i Grist, “ wedi ei farwolaethu yn y cuawd, 
eithr ei fywhau yn yr Ysbryd; trwy yr liwn [sef yr Ysbryd Glân J 
yr aeth efe hefyd [nid Noah, na neb arall, ond Crist], ac a breg- 
ethodd i’r ysbrydion f/n nyharchar ; y rhai a fu yynt anufydd, i>an 
jöüwailb yr oedd hir-amynedd Duw yn aros yu nyddiau Noah, 



V DffORN' *r. IOV. 


trn r (lnrprriii rr iircli.” Mhp mi wir inai Irwr Yslirrd Diiw.hìb 
vr olTeiriadaeih, y prpgelhndd Noeh i’r cyn ddiluwiaid ; ac y mnt 
yn wir hefyd iddyni fod yn anufydd, ar i Dduw, ar ol rí hir- 
amynedd luag alynt, heri eu boddi o ran pu cyrlf, a’u carcharu o 
ran cu hysbrydoedd ; ond nid ' w yn v.ir iddo “ Kfe,’’ sef ('rim, 
hrej»elhu iddynt yn amser Noah, onide gollir dweyd hefyd mai 
Ccist oedd yn pregetliu «r ddydd y Pentecost, pan oedd Pedr 
trwy yr ^ shryd, yn a-pyhoeddi y tair mil. Pahani nad Crist ei 
liunan sydd i’w olygu pan y dywedir iddo “ bregethu i’r vshrvd- 
ion yn ngharchar, yn gystal â phau y dywedir iddo “ bregelhu 
i’r dyscyblion ar y inuiydd? ’ Oni clufnddefir fod ysbrydion yu 
wrthddrychau deallgar ? ac os felly, paham nad allai Crist, o run 
«i ysbryd, bregel'hu iddvnt pan 5 bu yn Tnhnrndwys npu ufTem, yn 
symmaint a» i Ksav bropliwydo, ei fod i “ gyliooddi rhyddid i’r 
«aethion, ac agoriad carchar i’r rbai sydd yn ìhwyrn Y gwir 
yw, “ aeth rfe hefyd ac a bregethodd i’r ytbn/diun ngharchar , y 

rhai a I11 gynt amifydd'* pan y bu Noah yn pie*retliu iddynt. 
Pan yr oeddynt yn y corfF ar y ddaear y pregetbodd Noali iddynt, 
•»d pan oeddynt yn ysbrydion yn ngharchar y jnegplhodd Iesu 
(irist iddynt. Yn awr, dichon y gall rliyw barchedig ofyn 
*• cwestiwn anatebadwy,” yn ei dyb el', yn y man hyn ; sef, Paham 
y daifu i Grist bregethu a’r ysbrydion a fu yn anufydd yn amscr 
Noali, yn fwy nas i ysbrydion ereill a fu yn anufydd cyn a 
cliwedi byny ? (), lnmun ddoetliyn ! oni wyddost ti fod carcbar- 

orion lawer, a bod rhai yn taìu eu dyled yn gynt nâ’n gilydd ; 
*c am ìiyny, nas gellir cyboeddi agoriad carchar i bawb yr un 
jiryd ? t’afodd “ y rhai a fn gynt atiufydd" eu carcharu oil yr 
mi pryd, ac ani yr un trosedd ; ac yn nyddjau croeslioeliad Jesn 
Grist vr ymddengys eu bod hwy wedi talu eu “ ffyriing eithaf,’’ 
onìile nid elai yr Tesu atynt i bregethn rhyddid ac agoriad car- 
cliar. Mae llawer o ysbrydion yn ngharcbar etto, “ ac yn mhen 
llawer o ddyddiun (efallai) yr ymwelir â bwynt.’’ Rìiaid i b*wl> 
gael clywed yr efengyl, mnll ai yn y byd hwn, neu yn y byd 
arall; “ canys er niwyn hyny yr efengylwyd i’r meirw [ueu vr 
ysbrydion] helyd, fel y bernid hwy yn ol dynion yu y cnau'd , ac 
y byddent fyw yn ol Duw yn yr ysbryd” (I Pedr iv, G). Ond 
gan mai yr ysbryd yw y rhan ddeallgar o ddyn, fe welwn 7 
jniodoldeb o ymresymîad yr apostol yngbyicli yr anghenrbeid. 
iwydd 0 eíengyiu i ysbndton u amddifadwyd tra yu y cnawù • 


¥DGORt ILION. 


gHwed yr efengyl, fel y gallent “ fyw yn ol Duw yn yr ysbryd,’* 
ac i gymnieryd eu barnu yn y dydd diweiidaf f«l dyuion w»di 
clywed yr efengyl tra yn y cnawd. Vn «wr, dyweded ein gwrth- 
wynebwyr bcih a fynont, mae yn eg'.ur ddigon fod yr albrawiaelh 
uchod yn ysgrythyrol, dwyfol, cyiiawn, ac nior deilwng o'i 
Hawdwr, ag un athrawiaelh arall o’i eiddo. 

Yn gyssylltiedig anwahanol â phregethu i ysbrydion yn nghar- 
«har, y perthyna “ bedyddio dros y tneirw." Nid yw o fawi llesád 
argvhoeddi dynion nac ysbrydion, os na ellir eu bedyddio er 
maddeuant o’u }>echod&u ; cunys “ oddieitbr geni dyn o ddwfr ac 
o’r Ysbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i deyrnns Dduw.” Kr 
i Grist bregethu i’r ysbrydion yn ngliarchar, eito os nnd oedd 
wedi trefnu ffordd i’w hedyddio, yr oedd y cyfan yn ofer, yn ol ri 
eiriau ei hunan — “ Y neb a gredo ac a /edyddier, a lydd cadwedig.” 
önd y mae genym achos i lawenhau íbd yr ytgrylhyrau yn 
dangos y gnllnn ni ar y ddnear, gymmeryd ein bedyddio dros y 
meirw sydd yn credu o bryd i hryd yn myd yr ysbrydoedd, o ber- 
wydd nad yw vn alluadwy i weinyddu yr nrdinhad yno, megys 
yma. Yn 1 Cor. xv, gwelwn fod l’aul yn ymresymu n’r Corinth- 
iaid ynghylch adgyfodiad y meirw, o herwydd fod rhai yn eu 
plith yn amniau yr udgyfodiad. Dywed Paul, “ Os y meirw ni 
chyfodir, ni chyfodwyd Crist chwaith,” “ ac ofer yw ein pregeth 
ni,a*ch ffydd chwithan oc yn adn. 29, 30, dywed hefyd, “ Os 
amgen, beth a wna y rliai a fedyddir dros y rnriru;, os y meirw ni 
chyfodir ddim ? paham ynte y bedyddir hwy dros y meirw ? A 
phahnm yr ydym ninnau mewn perygl bob awr?’’ Yr oedd y 
Corinthiaid oll wedi credu unwnith yn mhregeth Panl, «dgyi- 
odiad Crist, ae yn y ddysgeidiaeth ynghylch bedyddio dros y 
meirw (atn ddysgu yr hon hyddai yr apostol “mewn perygl bob 
awr;)’* ond etto yr oedd rhai yn en pìîth ain wadu adgvfodiad y 
raeirw; ac er rowyn argylioeddi y cyfryw, dadleuai yr apostol, os 
nad oedd adgyfodiad i fod, na chyfododd Crist chwaitli, ac nad 
oedd ei bregeth ef, na’u íîydd hwythau, yn gystal á’u bedyddiad 
dros y meirw, o un gwertti — lod y c*\bl yn ofer, ac mai gwell oedd 
bwyta ac yfed, ac yna marw ! Nid oes sôn fod neb o’r Corinth- 
iaid yn ammau yr athrawiaeth o fedyddio dros y meirw, ond yn 
nnig adgyfodiad y corff; canys yr oedd bedyddio dros y meirw yn 
betb ag y parhaent i’w gydawni ar y pryd yn yr eglwys, fel y 
galìwn ddeall wrth yr iaith ; ac yr oedd l’aul mewn “ perygl boh 



66 


WD60RN SEI6N. 


awr’* ara ei phregethu. Ni chaniatäai efe athrawiaeth fellr yn 
eu plith, na’u gadael i fedyddio neb dros y meirw, oui bai fod 
hvuy yn unol ag ewyllys Duw, ac yn orchyraynedig. Fe wyddai 
Paul am y gadwyn ogoneddus Rydd yn cyssylltu uefuedd a daear, 
yr hon svdd yn attal y ddaear rhag cael ei tharo â melldith. 
Gwyddai fod eisieu “ troi calon y tadau at y plant, a chalon y 
plant at eu taJau, ,, yr hyn ni allai gael ei ddwyn oddiamgylch 
lieb feJyddio dros y meirw. Ymddengys oddiwrth eiriau Puul, 
nas gall trigoliou y byd arall gael eu perffeithio heboin ninnau 
(Heb. xl, 40), na ninnau hebddynt bwythan. Mae pawb oddiar 
Adda yn dal cyssylltiad â’u gilydd, ac y mae gan bawb eu gwaith 
i gyflawni, a’u gwaith i orphen. Gellir ystyried y rhai a fed- 
yddir dros y raeirw, yn waredwyr i’r meirw hyny, gan eu bod yti 
eu rhyddhau ar y ddaear o’u pt?chodau ; o herwydd, “ yr hyn a 
rwymir ar v ddaear, a rwymir yn y nefoedd hetyd.” Efallai mai 
at hyny y cyfeiria Obadiah, pan y dywed, “ A gwaredwyr a 
ddeuant i fyny ar fyuydd Seion, i farnu tnynydd Esau [sef eu 
“barnuyn ol dynion yn y cnawd ’J ; a’r freniniaeth fydd eiddo 
yr Arglwydd; ,, sef pan “ lenwir y dJaear o wybodaeth gogoniant 
yr Argiwydd, fel y tüa y dyfroedd y raôr.” Mae Duw yn arulygu 
pwy sydd yn credu yn y byd arall, ac wedi apwyntio bedyddfan 
yn ei deml er gweinyddu yr ordinbad o fedydd drostynt ar y 
ddaear. Cyn credu hyn, rhaid credu fod Duw yn dadguddio yn 
yr oes hon, yr hyn yn wir yw y gwirionedd. 

O, mor hyfryd yw y meddwl fod ein hen dadau parchus, y rhai 
a fuont feirw heb glywed yr efengyl, mewn cymmaint gobaith o 
gael eu baehub etto, â phe byddent ar y ddaear yn awr. Gwna 
l)uw alw ar “ bawb yn mhell” — raor bell â byd yr ysbrydoedd, a 
chaiff pob creadur gynnyg ar waredigaeth, os na fydd wedi pechu 
yn anfaddeuol. Ei etholedigion Ef a gesglir o bob mau, trwy'r 
nefoedd a’r ddaear, a than y ddaear ; ac ni chaiff un carchar ei 
gau, nas deuir allan o bono, naill ai i ryddid, neu i’r ail farwol- 
aeth, lle V bydd mwg eu poenedigaeth yn esgyn i fyny yn oes 
oesoedd. Cyfiawn yw Duw, a chyfiawn hefyd yw yr athraw- 
iaPthau gogoneddus hyn a amlygwn i’r byd ; a dywedwn, wrth 
derfynu, na fu dim erioed yn addasach nar rhain i wisgo yr en\* 
o “ newyddion da o lawenydd mawr.” 

Moliaimwii oll ein Tad sydd fry, am wraudaw llrf y cnelli, 

A dwyn y rüwym o’r carchar du, i seiuio newydd iailh. 



UDGORN SEION. 


G7 


DARLITHI AU JOSEPH SMITH AR FFYDD. 

DARLITH III. 

Yr ydym wedi danpos yn yr ail ddarlith, pa fodd y daeth 
pwybodaeth o fodoliaeth Duw i’r byd, a thrwy ba foddion y cyf- 
iwynwyd y drychfeddyliau cyntaf i fcddwl dynion fod v fath fòd 
yu ddiau yn bodoli ; ac mai trwy y wybodaeth am ei fodoliaeth 
y cafwyd sail i weithredu ffydd ynddo, fel yr unig fòd yn yr hwn 
v gallai ffydd ganolbwyntio am fywyd ac iachawdwriaeth ; o her- 
wydd rii allai ffydd ganolbwyntio mewn bod nad oes gonym un 
raeddylddrych yn ei gylch, canys y mae meddylddrych atn ei fnd- 
oliaeth yn y Ue cyntaf, yn hanfodol er gweithredu ffydd ynddo* 
Rhuf. x, 14. M Pa fodd gan hyny y galwant ar yr hwn ni chred- 
asant ynddo ? a pba fodd y credunt yn yr hwn ni chlywsant am 
dano ? a pha fodd y clywant heb bregefhwr’’ (neu un wedi ei 
ddanfon i ddweyd wrthynt) ? Felly, ynte, mae ffydd yn dyfod 
trwy glywed gair Duw. Cyfieithad newydd. 

Gwnawn sylwi yma fod trì pheth yi> anghenrheidiol, cyn y gall 
un bod rhesymol a gwybodus weithredu ÍTydd yn Nuw er cael 
bywyd ac iaohawdwriaeth. 

Y*n gyntaf, y meddylddrych o’i fod yn gwirioneddol fodoli. 

Yn ail, raeddylddrych cywir am ei gymmeriad, ei berffeith- 
rwydd, a’i briodoleddau. 

Yn drydydd, gwybodaeth drwyadl fod y dull o fywyd ag y mae 
ef yn ddilyn, yn unol â’i ewyllys, Oblegid heb adnabyddìaeth 
o'r tair ffaith bwysig hyn, bydd raid lbd ffydd pob bod rhesymol 
yn anmherffuitb a diffrwyth: ond gyda’r dealltwriaeth hyny, geill 
ddyfod yu berffailh a ffrwythlawc, yn llawn cyfiawnder, er clod a 
gogoniant i Dduw y Tad, a’r Arglwydd Iesu Grist. 

Wedi dyfod yn adnabyddus o’r ffordd y daeth y meddylddrych 
am ei fodoliaeth i’r byd, yn gystal â’v ffaith am ei fodoliaetli, awn 
yu ralaen i sylwi ar ei gymmeriad, ei berffeithrwydd, a’i briodol- 
eddau, fel y gallo'r dosparth yma weled, nid yn unig y tir sydd 
ganddynt i weithredu ffydd ynddo ef, er bywyd ac iachawdwriaeth, 
ond y rhesymau a all yr holl fyd hefyd, mor bell ag y mae y 
meddylddrych am ei fodoliaeth wedi cyrhaedd, feddu er gweithredu 
ffydd ynddo ef, yr hwn yw Tad pob peth byw, 

Megys ag yr ydym wedi bnd yn ddyìedus i ddadguddiad a 
a-oddodd Duw o hono ei hun i’w greaduriaid, yu y lle çyntaf, ain 



68 


L'DGORN SEION. 


y iiìeddyulJrych o’i foJuliaelh; felly yn yr un niodd yr ydym rn 
ddylèdus i’r dadguJdiadau a roddodd efe i ni arn ddeallluriaetli 
gywir o’i ííymmeriad, ii berrtVitliderau, a’i briodoleddau ; oblegid, 
heb y dadguddiadan a roddodd efe i ni, nîs gallai un dyn trwy 
chwilio gael allan Ddunr. Job xi, 7, H, 9. I Cor. ii, 9, 10, II. 
“ Eithr fel y mae yn ysgrifenedig, Ni welodd llygad, uc ni chlyw- 
odd clusl, uc ni ddaelh i galon dyn, y petliau a ddarparodd Duw 
i r rhai a’i carant ef ; eithr Uuw a'u beglurodd i ni trwy t*i Ys- 
bryd ; canys yr Ysbryd sydd yn chwilio pob peth, 'ie, dyfnion 
betbau Duw hefvd. Canys pa ddyn a edwyn beihau dyn, ond 
ysbryd dyn yr hwu sydd ynddo ef? Felly hefyd, pethuu Duw 
nid edwyn neb, oud Ysbryd Duw.'* 

Wedi dweyd cymmaiut à hyna, awn yn tnlaen i sylwi ar y 
cymmeriad a roddodd y dadguddiudau o Dduw. 

Mae Moses yn rhoddi yr liaues canlynol \n Exod. xxxiv, 6. 
“ A r Arglwuld a aeth beibio o’i tlaen ef, ac a lefodd, Jehofa, 
Jehofa, y Duw trugarog, h graslawn, hwyrfrydig i ddig, ac aml o 
druguredJ u gwirîoned»].*’ Salm ciii, ü, 7, 8. <4 Yr Argluydd 

sydd yn gwneuthur cyüawnder a barn i’r rhdi gorthrymedig oll. 
Hysbysodd ei (Tyrdd i Moses ; ei weithredoedd i ft-ibion Israel. 
Trugarog a graslawn yw yr Arglwydd, liwyrlYydig i lid, a ma«r 
o drugarogrwydd. 1 ' Salm ciii, 17, 18. “ Ond trugaredd yr Ar- 
glwydd sydd o dragy wyddoldeb hyd dragywyddoldeb, ar y ìhai a’i 
hofnant cM, u’i gyfiawiuler i blant eu plant, i’r sawl a gadwant ei 
gyfararaod ef, ac a gofìaut ei orchyraynion i’w gwneuthur.’' Salm 
xc, li. “Cyn gwneuthur y mynyddoedd, a lTurfìo o honoch y 
ddaear a’r hyd, hyd y uod o dragy wyddoldeb hyd dragywyddoldeb, 
chwi ydych Dduw.*’ Ilcbreaid i, 10, 11, 1*2. “ A chwychwi, Ar- 
glwydd, yn y dechreuad a sylfaenasocli y ddaear; a gwaith eich 
dwylaw chwi yw y nefocdd : hwynt-hwy a ddarfyddant, ond 
chwychwi sydd yn parhau ; a hwynt hwy oll fel dilledyn a hen- 
eîddiant; ac megys gwisg y plygwch chwi hwynt, a liwy a new- 
idir ; ond chwychwi yr un ydycb, a’cli blynyddoedd ni phallant.” 
Iago i, 17. “ Pob rhoddiad daionus, a phob rhodd berffaith, oddi 

uchod V mao, yn disgyn oddiwrth Dad y goleuni, gyda'r hwn nid 
oes gyfnewidiad, na chysgod troedigaeth.” Mal.iii,6. “ Canys 
niyfi yr Arglwydd ni’m newidir; ani hyny, ui ddyfethwyd chwi, 
meibimi Jacob.’* 

Llyfr Gorcbymyuion, pen, ii, yn dechreu yn y drydedd liuell 


UDGORS SEION'. 


69 

o’r rhán-ymadrodd cyntaf. “ Ohlppid nid yw yr Arplwydd yn 
rhodio ar hyd llwybrau ceimion, nac ychwuill» vu Iroi u» y deheu 
nu'r aswy, nac yn gwyro oddiwrth yr hyn y tuae wcdi ddweyd ; 
ara hyny, raue ei Iwybrau yn uuiawn, a'i yrfa yn un cylchdro 
tragywyddol. ,, Llyfr Gorchymynion, pen. xxxvii, I. “Gwran- 
dewch ar lais yr Arglwydd eich Duw, hyd y nod Alpha ac Omega, 
y dechreu a‘r diwcdd, gyrfa yr hwu sydd yu un cyichdro tragy- 
wyddol, yr un ddoe, heddyw, ac yu dragywydd." 

Numeri xxi;i, 19. “ Nid dyn yw Duw, » ddywedyd celwydd ; 
na mab dyn, i edifarhan.” I loan iv, 8. “ Yr hwn nid yw yn 

caru, ni adnubu Dduw ; oblegid Duw, canad yw.*' Aclau x,34. 

“ Yna yr agorodd l*edr ei enau, ac a ddywedocld, Yr wyf yn deall 
inewn gwirionedd, nad ydyw Duw dderbyuiwr wyneb ; ond yn 
rabob cenedl, y ueb sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu cyfiawi». 
der, sydd gymraeradwy ganddo ef.“ 

Oddiwrth y tystiolaethau blaenorol dysgwn y pethau canlynol 
mewn pertbynas i gyraraeriad Duw. 

Yn gyntaf, ei fod ef yu Dduw cyn i’r byd- gael -ei greu, ac mai 
yr un Duw oedd efe wedi iddo gael ei greu. 

Yn ail, ei fod ef yn drugarog a graslawn, hwyrfrydig i lid, a 
llawn daioni, a’i fod ef felly o dragywyddoldeb, a bydd hyd 
dragywyddoldeb. 

Yn drydydd, nad ydyw yn cyfnewid, ac nad oes troedigaeth 
yn pertbyu iddo; ond mai yr un ydyw o dragywyddoldeb i dra- 
gywyddoldeb, yr uu ddoe, heddyw, ac yn dragywydJ ; a bod ei 
yrfa yn un cylchdro tragywyddol, heb un gwyrad. 

Yn bedweiydd, ei fod yn Dduw geirwir, ac nas gall fod yn 
gelwyddog. 

Yn bummeJ, nad yw ddira yn dderbytiiwr wyneb; ond yn 
mhob cenedl, y neb sydd yn ofüi Duw, ac yn gweitbredu cyfiawu- 
der, sydd gyrameradwy gauddo ef. 

Yn chwechfed, mai cariad y w. 

Mae adnabyddiaeth o’r priodoleddau hyn yn y c t rameriad 
dwyfol, yn anhebgorol aughenrheidiol, mewn trefn i ifydd unrhyw 
fod rhesymol allu canolbwyniio ynddo ef am fywyd ac iachawd- 
wriaeth. Oblegid, os na cliredai, vu y lie cyntaf, ei fod ef yn 
Dduw, hyny yw, creawdwr a chyunaliwr pob pelh, nis gallai 
ganolbwyntio e» íTydd ynddo ef ani fywyd ac iachawdwriaelh, 
rhag ofn y byddai i rywuu rawy nag ef groesi ei holl clrefniadau, 





UDGORft CEION. 


ac y buasai jntau, fel duwiau y paganiaid, yn analluogi gyflawnt 
ei addewidion ; ond pan welir ei fod yn Dduw dros bawb, o dra- 
gywyddoldeb hyd dragywyddoldeb, yn greawdwr a chynnaliwr 
pob peth, nis gall y fath ofn íodoli yn meddwl y rhai hyny 9ydd 
yn gosod eu hymddiried ynddo, ac felly yn y peth hwn gall eu 
ffydd fod yn ddianwadal. 

Ond yn ail; oni buasui ei fod ef yn drugarog a graslawn, yn 
hwyrfrydig i lid, hir-ymarhou», a llawn daioni, y fath ydyw 
gwendid y natur ddynol, ac raor fawr ydyw breuder ac auraber- 
ffeithrwydd dynion, fel oni bai eu bod yn credu fod y rhagor 
iaethau hyn yn bodoli yn y cymraeriad dwyfol, ni allai y ffydd 
angbenrheldiol er iachawdwriaeth byth foduli; o herwydd cym- 
merai aramheuaeth le ffydd, a byddai y cyfryw sydd yn yrawyb-» 
odol o’u gwendid a’u aefyllfa agored i bechn, mewn aramheuaetli 
harhaus ynghylch iachawdwriaeth, oni hnasai y meddylddrych a 
feddant am ragoroldeb cyratneriad Duw, ei fod yn hwyrfrydig i 
lid ac yn hir ei araynedd, ac o natur faddeugar, ac yn maddeu 
anwiredd, camwedd, a phochod. Mae meddylddrych o’r ffeithiau 
liyn yn symud ymaitli amraheuaeth, ac yn gwneyd ffydd yn neill- 
duol o gryf. 

Ond y mae yr un mor anghenrheidiol fod gan ddynion y 
raeddylddryoh o’i fod yn Ddnw anghyfnewidiol, er ruwyn cael 
ffydd ynddo, ag vdyw cael y meddylddrych o’i fod ynraslawn acyn 
liir-ymarbons ; o berwydd heb y raeddylddrych o anghyfnewidiol- 
deb yn nghymmeriad y Duwdod, cymmerai amraheuaeth le ffydd. 
Ond pau yn meddu y meddylddrych nad yw yn gyfnewidiol, y 
raae tfydd yn cydio gafael ar y th*goriaethaa sydd yn ei gym- 
ineriad gydag yraddiried diysgog, gan gredu ei fod ef yr un ddoe, 
heddyw, ac yn dragywydd, a bod ei yrfa yn un cylchdro tragy- 
wyddol. 

Ac etto, raae y meddylddrych o’i fod yn Dduw geirwir a digel- 
wyddog, yr un raor anghenrheidiol er gweithredu ffydd ynddo á’r 
raeddylddrych o’i anghyfnewidioldob. Oblegid heb y raeddyl- 
ddrych o’i fod yn Ddtiw geirwir a digelwyddog, nid allai yr ym- 
ddiried anghenrheidiol yn ei air, er gweithredu ffydd ynddo, byth 
fodoli. Ond trwy feddu y meddylddryoh nad dyn ydyw, i ddy- 
wedyd celwydd, y mae yn rhoi gallu i feddyliau dynion i 
weithredu ffydd ynddo. 

Ond y raae yn anghenrheidiol liefyd fod gan ddynion y meddyl- 


UDGORN SEION. 


71 


ddrych nad ydyw ef yn dderbyniwr wyneb, ohlegid er meddu y 
meddylddrych o’r holl ragoriuethau ereill yn ei gynimeriad, a’r 
un hon yn eisieu, nis gallui dynion weithredu ffydd ynddo ef; 
o herwydd pe hyddai yn dderbyniwr wyneb, ni9 gullent ddweyd 
beth fyddai eu breintiau, na pha fodd yr awdurdodwyd hwyut i 
weithredu ffydd ynddo, neu pa un a awdurdodwyd hw'ynt i wneyd 
liyny erioed, eithr byddai raid fod y cyfan yn ddyryswch ; ond 
nid cynt y mae meddyliau dynion yn dyfod yn adnabyddus o’r 
gwirionedd ar y pwynt hwn o’i fod yu ddidderbyn wyneb, nag y 
gwelant fod ganddynt awdurdod trwy ffydd i ddal gafael ar fywyd 
tragywyddol, rhodd fwyaf y nef, o herwydd nid yw Duw dder- 
byniwr wyneb, a bod pob dyn yn mhob ceuedl yn meddu yr 
un ragorfraint. 

Ac yn ddiweddaf, ond uid y lleiaf pwysig er gweithredu ffydd 
yn Nuw, yw y meddylddrych mai cariad y w ; oblegid er meddu 
yr holl ragoriaethau ereill yn ei gymraeriad, heb yr un hon i 
ddylanwadu arnynt, uis gallent gael y fath 1\ wodraeth rymus 
ar feddyliau dynion ; ond pau fyddo y medáylddrych wedi ei 
blanu yn y meddwl mai cariad yw, pwy nad all weled y tir c.yôawu 
sydd gan ddynion o bob ceuedl, llwyth, ac iaith, er gweithredu 
ffydd yn Nuw, fel ag i gyrhaedd bvwyd tragywyddol. 

Oddiwrth y desgrifiad uchod o gymmeriad y Duwdod, a roddir 
iddo yn y dadguddiadau i ddynion, fe welwn fod sylfaen gadarn 
er gweithredu ffydd ynddo ef yn mhlith pob pobl, cenedl, a llwyth, 
o oes i oes, ac o genedlaeth i genedlaeth. 

Gadewch i ni sylwi yma mai y blaenorol yw y cymmeriad a 
roddir i Dduw yn ei ddadguddiadau i Saint y dyddiau gynt, ac 
mai hyny hefyd yw y cymmeriad a roddir iddo yn ei ddadgudd- 
iadau i Saiut y Dyddiau Diweddaf, fel ag y raae saint y dyddiau 
cyntefig, a rhai y dyddiau diweddaf, vr un falh yn y peth hyn ; 
medda Saint y Dyddiau Diweddaf gystal seiliau i weithredu 
ffydd vn Nuw, â Saint y dyddiau gynt, oblegid yr un cymmeriad 
a roddir iddo i’r naill a’r llall. 


Y DONIAU YSBRYDOL A’R SAINT. 

Mewn llawer o gangenau, ystyriaj y Saint nadjydynt byth yn 
cael cyfarfodydd da, oddieithr fod llawer o ddoniau ynddynt. 
Dywedodd un brawd wrthym ni unwaith, ar ol ein bod yn 



athrawiaetlm a dy«gn am gryn nmser monn cvrrdd Saint, mai 
eisieu cael eu lnnleihnhi oedd arnvnt hwy yno, o ìierwydd eu bod 
yn weiniaiô ! Kr mwyn peidio eu rliwystro a’u gwangaloni y 
tro hwnw, caniatasom iddynt lefaru à thafodau dyeithr wrth eu 
gilydd, a chyfìeithu, yr hyn a ystyrient hwy yn fwy o adeimdaetii, 
nag a roddasem ni yn y iaith Gymraeg. Nid oedd eisieu ath. 
rawon, efengylwyr, nac apostolion, ar yr ychydig byny, er eu 
hadeiladu, os gaîlent gael digon o d Joniau, yn neillduol llefaru 
â thafodau. Mae y mwyrif o’r Saint. efallai, yn gwybod yn 
arogenach nâ’r rhai hyny, ond nid ydynt yn gwybod yn ago»i 
digon. Gormod sydd yn cael ei wneyd o’r doniau menn llawer 
man. Llawer un a glywir* yn dweyd, wedi dyfod allan o gyf- 
farfod y Saint, “ Dyna gwrdd da a gawsoru ni heddyw;” nid o 
herwydd dim a ddysgodd y bugoiliaid, ond o herwydd yr hyn a 
lefarwyd trwy y doniau am farnedigaethau iychrynllyd, &c. 
Yn awr, ni ddylai hyn fod : yr ydys trwy hyr.y yn gwrandaw 
mwy ar y traed, nag ar y pen. Y tafodau yw y rhoddion lleiaf 
yn yr eglwys; a’r offeiriadaeth uchaf yw y mwyaí. Mae yn 
ddiystyrwch, ynte, ar roddion Duw, fod y Saint yn gwrandaw 
mwy ar beth a ddywed y tafodau, nag ar yr hyn a lc-faro llywydd 
y gangen. Ai nid mynych y gwelir rhai yn iiannor cysgu, pan 
fyddo y swyddog yu eu dysgn a’u hadeiladu ; ac yn neidio i 
fyny, megys o gysgadrw vdd, yn union pan ddechreuo y doniau. 
Beth mae hyny yn arwyddo ? Arwyddo tnai y doniau yw eu 
hathraw hwy, ac nad oes dira vn werth ei gîywed ond a ddelo 
trwy y doniau. Mae y traed” yn ddigr>n iddynt hwy ; a 
dywedant, vn eu hiaith, wrth y llygad a’r lîaw, Nid rhai<l i ni 
wrthych. Ond odid nad oes rhai Saint yu cyinhell mwy ar y 
byd i ddyfod i wrandaw ar eu traed, nag ar eu pen, eu llygad, 
neu eu 11 aw ; o heTWydd eu bod yn credu mai y traed sydd i 
fod yn uchaf, ac i gyfarwyddo yr holl goríf. Mae y penau, yn 
lled gyfTredin, yn gogwyddo gorim.d tuag at gred y traed, ac yn 
rhy barod i roddi yr awdurùod i fyny iddynt. Nis gellir beio 
cymiuaint ar y traed, oblcgid mai y penau a osodwyd i lywod- 
raethu arnynt, a’u dysgu i adnabnd eu lle; ac os ydyw y penau 
yn dysgu y traed i flaeuori, yna y penau sydd i’w beio. Dysged 
V penftu yn wahanol o hyn allan, mai hwy sydd yn derhyn 
fwyaf o ddoethineb er dysgu y Saint yn mliob peth, ac nid y 
douiau neu’r trued.^f Aduabydded pob dawn ei lle: cymmered 


t’DGORN ftEIOtf. 


73 


y tloDÎau eu llyrrodraethu gan yr offelria laeth , ac nld yr ofTeir- 
îadaeth gan y doniait. Mao y tafoiîau aV prophwydoliiH'thou 
yn dda yn eu lle, eiihr yn niweidiol iawn allan o’u lle. Dylai 
y prophwydo, yn gystal á’r eyfieitl.u, fod “ yn ol cyssondeb y 
ffydd ;** ac nid prophwydo na chytíeithu mo lionynt, os na 
fyddant hwy felly. Mae yr hnll ddoniau i’w harferyd «r 
gylch, yn ol cyfarwyddyd yr henuriaid llywyddol ; ac ni ddylai 
neh o’r Saint ystyried eu bod yn “ trislâu Glàn Ysbryd Duw” 
wrth fod yn ddystaw, j*an y dysgir hwynt i fod felly. Ofnwn 
fod mwy yn tristâu yr Ysbryd wrth lefaru gormod, nag wrlh 
lefaru rliy fach, yn enwerlig os bydd rhyw blantach annoeth wrth 
y gorchwyl. Yr hwn sydd wedi derbvu fwyaf o ddawn doeth- 
ineb yw y goreu er ymarfer y doniau ysbrydol. Nid pob iui 
sydd yn teimlo yr Ysbryd yn gorphwys arno, sydd yn meddinnnu 
digon o ddoethineb i gyfìeithu neu br«»j>hwydo yn ol cyssondeb y 
ffydd; ond, er liyny, ni all neb brophwydo na chyfieiihu beb yr 
Ysbryd. Mae yr hwn sydd yn nieddu doethineb, yti liefaru a 
plirophwydo ej adeiladaetb, a cbyugbor, a chysur: nid yw hyth 
yn arfer geiriau ofer ac afreidiol, eithr yr byn a roddir iddo ar 
y jiryd gan yr Ysbryd. Nid yw y cyfryw, serch liyny, byth 
yn treulio y cyíarfod i glywed ei hunati ; cauys gweîl ganddo 
glywed ereill hefyd, uaill ai yn tystiolaethu, atliraw iaeîhu, car.u, 
gweddio, llefaru â thafodau, cyfieiihu, propliwydo, canu á*r 
ysbryd ac a’r deall, neu weddio á’r ysbryd ac á’r deall. Ychydig 
iawn sydd vn me.îdu digon o ddoelhineb i gysuro yr eg'.wys á’u 
caniadau â’r ysbryd a’r deall : mae eisieu gweddio arnynt cni 
gael mwy o’r awen i waered, Yr ydyui yu cael arddeall f « d 
rby fach o weddio yn nghyfarfndydd y Saint : nid oes diin yn 
fwy dymunol na gweled brawd yn myned ar ei ddeulin, wedi 
liysbysu ei ddymuniad, a gweddio yn gyhoeddus atn rywbeth 
anghenrheidiol, a’r Saint oll yn en lleoedd yu cydweddio yn 
ddirgelaidd. Maey ddawn o weddio á’r ysbryd ac áV deull hefyd 
yn ddiffygiol yn llawer o’r eglwysi. Yoìdreched y Saintyn mhob 
inan ara fwy o amrywiaeth, fel y byddo pawb yn cael eu liad- 
eiladu, ac nid carwyr y lafodau yn unig. 

Dylai llyw’yddion y cangenau fod yn ddoeth iawn wrth lyw- 
yddu cyfarfodydd y Saint, na byddont yn portbi nwydau pobl 
y byd. Os deallir fod llawer wedi dyfod yno yn unig er mwyn 
cael arwyddion, byddai yn well jiregethu yr egwyddion cyntaf 



tÖCORN SEIOH. 


74 

iddynt; apbeidio bytb apwyntio yn mlaen llaw un cwrdd 
Saint i arfer y doniau, eithr cymmeryd eu harwain gan eu 
doethineb, yn ol yr amgylcbiadau ar y pryd. Na lefarer â 
thafodau er mwyn boddio cywreinrwydd neb, eithr yn unig er 
rawyn llefaru wrth Dduw, neu wrth ryw estron na allai ddeali 
Cyniraeg neu Baesneg; onide, naturiol fyddai i'r annysgedig a’r 
digred o’n plitb ein hunain, ddweyd ein bod yn ynfydu, o her- 
wydd na fyddent hwy yn ein deall. Dyager yr holl Saiut i 
ddeisyf y doniau goreu, sef cariad, doethineb, a gwybodaeth, ac 
ymdrecbu yn fwy cyffredinol i adeiladu y naill y llall yn eu 
hiaith eu hunain ; ac os bydd rbywun yn llefaru â thafodau, 
gweddier am gael cyfieithad, fel y byddo pob peth yn cael eu 
wnbyd er adeiladaeth. 

Nid oes lle gan y byd i wawdio doniau ysbrydol y Saint, 
pan fyddo y Saint yn eu harferyd roewn doethineb. Nid yw 
Ysbryd Dew yn arwain neb i lefaru yn wyllt neu yn uchel, 
eithr yn naturiol ac yn araf — annoethineb y dyn yw hyny. Pan 
lefarer yn rheolaidd mewn tafodau, nid oes mwy o reswm gan 
y byd i wawdio, nag sydd ganddynt pan yn clywed Ffrancwr, 
neu ryw estron arall, yu siarad mcwn iaith raor anadnabyddus 
iddynt hwy, â’r hyn a lefarir mewn tafodau dyeithr, Tra par- 
häo y byd i wawdio y tafodau anadnabyddus yn yr oes hon, 
profaut y gwnelent yr un peth pe clywent y tafodau anadna- 
byddus yn egiwys Corinth hefyd ; canys ni fyddent yn deall y 
naill mwy na ŷ r llall. Gwawdio wnai y byd bryd hyny, ac felly 
y gwna yn awr, ond yn unig fod y byd yn awr yn credu fod y 
tafodau na ddeallid gynt o Dduw, a*r tafodau na ddeallir yn awr 
o’r diafol. Os mai efelycbu y Saint cyntefig a wna Saint y 
Dyddiau Diweddaf, ac os raai efelychu yr olaf a wna y byd yn 
bresennol ; yna mae y naill bìaid, fel y llall, yn dynwaredu yr 
)ivn a lefarid gan yr Ysbryd yn y dyddiau gynt, — y Saint yn ei 
wneyd mewn difrifoldeb, a’r byd mewn gwawd. Gobeithiwn na 
w’randawa un dyn synwyrol ar ddynion yn gwawdio doniau Duw, 
canys wrth wneyd hyny y mae yn cyfranogi o’r pechod, ac yn 
drygu ei hunan. Dysged y Saint i fod yn amyneddgar a 
digyffrous, a gadael y swyddogiou i ddiwygio pob annbrefn ac 
anghydfod, gan weddio yn barhaus am Ysbryd Duw i’w harwain 
i bob gwirionedd. Os gwrandawant arnom, ni fyddant yn ol o 
gael eu bendithio. 



t'DGORN SEION. 


“ N A WNA ODINEB.’’ 

O herwydd troseddiadau a gau ddysgeidiaeth rhai o blant Beìial 
ar y pwnc uchod, y inae meddyliau llawer wedi eu tywyllu, ac o 
herwydd troseddiadau vr ydys yn cablu y gwirionedd ; yr ydym 
ni, gan hyny, yn ei ystyried yn ddoethineb ynom i gyhoeddi eiu 
golygiadau ar y pwnc hwn. 

Y mae yn beth godinebus yn ngolwg y nefoedd, i wrryw a ben- 
yw fyned at eu gilydd, os na fyddant wedi eu priodi yn gyfreith- 
iawn a rheolaidd. Mae dymuniad y*rhywiau,y naill at y llall, 
yu naturiol, ac wedi ei drefnu at ddybenion doeth — fel y gallai’r 
ddaear gael ei phoblogi, ac fel y gellid agor ffordd i ddyn i fyned 
i'w ail ystad yn ngradd-ddringfa dyrchaâad. A oes dyn yn 
nheyrnas Dduw, sydd â’i fleddwl heb ei d\*w'vlln gan chwantau 
ansantaidd, nad yw yn gweled ar unwaith yr anghenrheidrwydd, 
yr anhebgorol anghenrbeidrwydd, o reoleiddio boddhad y dymun- 
iadau gan gyfraith, fel y byddo cenedlaethaa Seion yn cael eu 
cenedlu yn bur a chyfreithlawn } 

Cafodd y gyfraith ei rhoddi i ddyn yn nyddiau boreuaf ei fod- 
oliaeth — ei hail adrodd o amser ì araser — ei sefydlu a’i chadarn- 
hau gan daranau Mynydd Sina; tystiolaethodd Mab Duw am ei 
gwirionedd ; ac yn ddiweddaf oll, y mae wedi ei thraethu i ni yn 
y dyddiaii diweddaf hyn trwy y prophwyd Joaeph. Mathew v, 8, 
— “ Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i cbwi, fod pob un a’r sydd yn 
edrych ar wraig i’w chwennychu hi, wedi gwneuthur eisoes odineb 
â hi yn ei galon." Gwel hefyd Lyfr Mormon, tud. 460, “ Gwae 
y dyn hwnw a’r ddyues hono, ag sydd wedi dyfod i wybodaeth 
o’r gwirionedd, a wnelo ymhalogi, neu ddyoddef eu bymhalogi.” 
Gwel Doctriue and Corenants, sec. xx, par. 4, — “ Yr oedd vn eich 
plith chwi odinebwyr a godineb-wragedd ; rhai o honynt sydd 
wedi troi ymaith oddiwrthych, ac ereill sydd yn aros gyda chwi, 
y rhai a ddadguddir ar ol hyn. Gocheled y cyfryw, ac edifar- 
haent ar frys, rhag i farnedigaethau ddyfod arnynt fel magl, a’u 
ffolineb gael ei atnlygu, a’u gweithredoedd i’w canlyn hwynt yn 
ngolwg y bobl.” Par. 5, — “ Ac yn wir, meduaf i chwi, fel ag y 
dywedais ò’r blaen, fod yr hwn sydd yn edrych ar wraig i’w 
chwennychu hi, neu os cyflawna rhywun odineb yn ei galon, ni 
dderbyniant yr Ysbryd, eithr gwadant y ffydd ac ofnant; am 
hyny y dy wedais i, yr Arglwydd, y byddai’r ofnog a’r digred, a’? 



76 


UDOORN SEION. 


holl gelwvddwyr, a pliwy bynag sydd yn caru nc yn gwnculhur 
celwydd, a’r pnteinwyr, a’r swyn-gnfareddwyr, â'u rhan yn y ílyn 
sydd yu llosgi â thân a brwmstan ; yr hwn yw yr ail farwolaeth. 
Yn wir, meddaf, ni chânt hwy ran yn yr adgyfodia 1 cyntaf.” 

Hliybyddiwn y Saint yn daer rbag pawb, nid yw wahanîaeth 
pa beth fyddo cu sefyllfa, ag a geisiant droseddu cyfrailh purdeb’ 
neu a gymmerant arnynt ddirymu y gyfraith trwy gau ddysgeid- 
iaeth. Gwel Llyfr Mormon, tud. 10.0, “ O, y doelh a’r dysgedig» 
a’r cyfoethog, y rhai sydd yn ymchwyddo yn maìchder eu 
calonau, a’r holl rai hyny sydd yn pregethu athrawiaethau gau, 
e’r holl raî sydd yn putcinio, ac yn gwyrdroi flnrdd uniawn yr 
Arglwydd; gwae, gwae, gwae fydd iddynt, medd yr Arglwydd 
Dduw Ilollalluog, o herwydd gathir hwynt lawr i 110^™.*’ Gallem 
wneyd llawer yn ychwaneg o ddyfyniadau o air Duw, yn uchel 
gondemnio y pechod o odineh, ond gobeithiwn fod y blaenorol yn 
ddigon i argyhoeddi pob un nad yw wedi ymroddi yn gwbl i 
drythyllwch, fod pob peth sydd â thuedd at hyny ddim o Dduw, 
eithr oddi isod. 

]\Iae yn dra anghenrheidiol i ni fel pobl i daflu heibio hob 
pechod ac aflendid, fel y gaîlom fwynhau gwenau ein Tad Nefol. 
Cenedlaeth ddrwg a godinebus yw hon, ac y mae digofaint yr 
Arglwydd wedi ei ennyn yn erbyn y byd, oblegid puteindra a 
ífieidd-derau ereill ; ac os ydym ni am ochelyd y plaau a’r din- 
ystriau sydd oddeutu cael cu tywallt ar yr boll genedloedd, rhaid 
i ni droi yinaith oddiwrth ddrygioni a glyuu wrth gyfiawnder. 
Ac yr ydym yu gorchyrayn yn ddifrifol, i holl Saint y Dyddiau 
Diweddaf, yn gyramaint ag nad ydynt am ddyfod dan drosedd eu 
hunain, i beidio ymdreclni cysgodi a cbuddio i fyny weiihredoedd 
drwg godinebwyr, pnteinwyr, a godineb w’ragedd. Trythyllwch 
yw ysbryd llywodraeihol yr oes yn mha un yr rdym yn byw, ac 
y mae ei ganlyniadau ar gymdeithas yn tueddu yu gyntaf i an- 
foesoli, ac yna i ddinystrio, yr lioll gynllun cymdeithasol. 

Mae yn dda genym i allu dweyd mai yu dra anfynych y mae’r 
pecbod o odineb yn dygvrydd yn ein plitli fel pobl ; etto y mae 
engbreiflTtiau o hyny wedi dygwydJ ; ac yr ydyra yn awyddus i 
weled y Saint hyd y nod yn fwy selog dros weithredoedd da a 
dyscyblaeth lcm, nes achosi troseddwyr i grynu. O hyn allan, 
os bydd unrhyw wrryw neu fenyw yn gwybod am ryw Henuriad, 
Ofleiriad, Athraw, Diacon, neu Aelod, yn ymdrechu hudo neu 



UDGORN SEION. 


77 


arwain ymaith unrhyw fonyw, prjod neu sengl, yn neu allan o’r 
i'glwys, eu dyledswydd fydd gwneyd hyny yn hysbys i lywydd y 
gynnadledd yn mha un y byddo’r tioseddwr yn byw. Gwneler 
hyny mewn yegrifen, gydag enwau y tystion wrthi. Os adna- 
byddir fod llywydd cynnRdJedd yn euog o’r un trosedd, dymunem 
ar y sawl fyddai yn wybodus o’r ífaith, i’n hysbysu ni mewn 
ysgrifen wedi eu barwyddo ganddynt hwy eu bunain, pan ofalu 
bob amser na fyddo y mater yn cael ei bysbysu i’r egìwys, nes y 
byddo yr achos wcdi ei farnu gan y rhai sydd yn meddu Jlywod- 
raeth drosto, a'r persun yu cael ei brofi yn euog. Dymunwn 
hefyd gyfeirio s\lw pawb sydd yn edrychol dros gangenau a 
chynnadleddau, nt y dyfyniad canîynol o ddadguddiadau Duw 
ynghylcb godinebwyr a godineb- wragedd, y rl.ai a geisianl ddyfod 
i’r egìwys: — 

“ Wele, yn wir, mcddaf i chwi, pa bersonau bynag yn eicb 
plitli, a fyddo wedi troi ymaith eu cymdeitbion o achos godineb, 
neu mewn geiriau ereill, os tysliolaethent ger eich bron mcwn 
pob gostyngeiddrwjdd calon mai felly y mae, na throwch hwynt 
allan o’ch plith; ond os ffeindiwch fod unrhyw bersonau wedi 
gadael eu cymdeithion er mwyn godineb, a hwynt-hwy eu hunain 
yn droseddwyr, a’u cymdeitbion yn fyw, troer hwynt allan o’ch 
plith. Ac etto dywedaf wrthych, byddwcb wyliadwrus a gofaius, 
gyda pbob yraehwiliad, na dderbynioch y cyfryw i’ch plith, os 
hyddant yn briod ; ac os na fyddant yn briod, cânt edifarhau aru 
eu holl becltodau, neu ni ehewch eu derbyn hwynt.’ , Gwel Doc- 
trine and Covenants, sec. xiii, par. 20. 

Gwyn fyd y dyn a ymegitio ddyfod yn wybodns o gyfraith ei 
Dduw, ac ?.’i cad wo, ac a ddysgo ereill i wneyd yr un modd, o 
herwydd ni fydd yn aniTrwy thìawn nac yn ddigynnyrch, ond caiff 
ei ddigoni yn rliagoroldeb gw^bodaetli ei Àrglwydd a’i Iachawdwr 
lesu Grist. 

Yr ydym hefyd wcdi clywed fod rhai yn dadleu, “ nad vw o un 
gwahaniaeth pa beth a wnelo personau, os na fydd tyst o’r fi'aith, 
oblegid ni ddygir coffadwriaeth o’r mater gerbron yr Arglwydd» 
am nad oes neb yn eu cyhuddo hwynt.” Clywsom am lawer 
opiniwn drygionus a ffol, oud rhaid i ni gyladdef fod y blaenorol 
yn baeddu y cwbl. Fod unrhyw ddyn yn feddiannol ar synwyr 
cyffrediu, neu â goîeuni gwirionedd wedi tywynu yn ei feddwl, yn 
galîu, ara fynyd, feitbriu y fath dyb gyfeiliornus, sydd yn wir 



78 


l'DCORN SEIOS. 


ryfedd. Rbybyddiwn bob Sant y Dyddiau Diweddaf i edifarliau 
a ihroi ymaith oddinrth y fath egwyddor enaid-ddinystriol, o her- 
«ydd mai oddiwrth elyn pob cyfiawuder y mae wedi deillio. Ni 
wna yr Arglwydd byth adael ei hun yn ddidyst. Alae yr Ysbryd 
Glân yn gwybod pob peth, a thystiolaetha am bob peth wrth y 
Tad\ ac yn ol geiriau yr Iesu, y caifl’ poh peth ei ysgrifenu- 
Gwel Llyfr Monnon, tud. 487, “ Ac weie, ysgrifenir pob peth gan 
y I'ud ; gan hyny, allau o'r llylrau a ysgrifenir y bernir y byd.’’ 

Obson I’ratt. 

Y FANElt GENEDLAETHOE. 

Henffych i’r dydd, am dano bydd 
Hir ganu a choffâu, 

Am hyn y mae angylion Duw, 

A’r Saint, yn llawenhau ; 

0 lierwydd ca’dd y Saint y fraint 
O godi'r faner fawr, 

Er gwahodd pob rhyw lwyth ac iaith, 

Sy’n troedio daear lawr, 

1 ddod i Seion, gwlad y Saint, 

0 bedwar cwr y byd ; 

Addawodd Duw y ca’i ei blant 

1 hon eu casglu'n nghyd. 

Chwennychodd y prophwydi cu, 

Medd Iesu wrth ei Saint, 

Gael gwel’d y pethau welsoch chwi, 

A phrofi’r liyfryd fraint : 

Chwennychodd apostolion Crist 
Gael gwel’d y faner gu, 

Yr hon sy’n chwifio yn y gwynt, 

Ac yn ein dyddiau ni. 

Ein brodyr Joseph, Brigham Y’oung, 

Ac apostolion Duw, 

A ga’dd y fraint o godi hon, 

Er gwahodd dynol ryw, 

Yn awr mae Duw yn casglu’i blant 
0 bedwar cwr y byd, 



t'DGORN FEIO V. 


7î> 

î ddod i Seion, gwlad y Saint, 

I lawenhau ynghyd : 

Chwibanu y inae ef yn awr 
Ar bawb o ddynol ryw, 

Ac 09 y clywant hwy ei lais, 

Diau y byddant byw ; 

Ac yna’n ddiau hwy a ddo'nt 
Ar frys i’r noddfa glyd ; 

O bell y deuant ar y dw*r, 

Alewn llongau, rhag y llid. 

A bendigedig fyddo Tad 
Ein Hargìwydd Ie9u Grist, 

Ani drefnu ffordd i gael ei blant 
I ffwrdd o Babel drist ; 

Cyn hir y canwn ninnau'n iach 
I Babilon dylawd ; 

Awn tua Seion mewn mawr sêl, 

Gan adael teulu’r gwawd ; 

Cawn gwmni apostolion Duw, 

A phob rhyw swyddog Saint; 

O fewn i California deg, 

Cawn feddu’r cyfryw fraint. 

Fflinl. Thomas CoNwir, Ieu. 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

1, Gofvna y byd pahara y rhodda y Saint “ eu bara i’r cwn, 
a’u geraau i’r mocb,” gan gyfeirio at ymarferiad y Saint o’u 
doniau ysbrydol o flaen y byd. Pa beth a feddylir wrtb fara y 
plant a’r gemau, a’r cwn a’r mocb? — Ymofynydd . 

Pan ddaeth gwraig o Ganaau at ein Harglwyddi ddweyd fod 
ei “ merch yn ddrwg ei hwyl gan gythraul," ac i ofyn ei gym- 
liorth, atebodd iddi, “ Ni’m danfonwyd i ond at ddefaid colledig 
tỳ Israel;’’ “ nid ŵ cymmeryd bara y plant, a’i fwrw i’r cẃn ;” 
a “ gâd yn gyntaf i’r plant gael eu digoni. (Gwel Matli. xv, 
22 — 28 ; Marc vii, 25 — 30. J Hithau a atebodd yn ol, “ Etto y 
mae’r cenawon dan y bwrdd yn bwyta o friwsion y plant.” 
Groeges oedd y wraig hon, ac felly nid oedd hi yn un o’r plant, 



80 


TDGORN SEION. 


eithr un o’r cwn. Yr IudJewon oedd y plant, a rhaid oedd eu 
diwailu hwy o ílaen y cwn. Yr oedd pob Iuddew, da neu ddrwg, 
yn blentyu ; a phob cenedl-ddyn, da neu ddrwg, yn gi. Bara 
y plaut oedd yr byn a roddai Iesu Grist i’r Iuddewon ; a bara 
liet'yd oedd y wraig o Ganuan yn geisio ganddo, yr hyn a gafodd 
dan yr enw o friwsion. Mae y plant wedi cael eu digoni er ys 
llawer dydd, ac yn awr raae y cwn yu cael eu bara oddiar amser 
Cornelius y cenedl-ddyn. Mynai Pedr y plentyn beidio rboi 
dira i’r ci hwnw ; eithr gorchymynodd Duw na fuasai un gwa- 
haniaeth i fod rliwng Iuddew na chenedl-ddyn o hyny allan, na 
rhwng y plentyn na’r ci, Os cafodd y cwn freintiau y plant, 
gallant yn rhwydd wisgo yr un enw ; ond y mao rhai cwn yn 
awr heb freintiau, yn gystal ag oedd rhai plant heb freintiau yn 
mhlilli yr luddewon, o herwydd eu hanghrediniaeth. Yr ydyra 
ni yu foddla»vn i’n cyd-gwn gael ein briwsion a’n bara, os der- 
hyniaut hwynt trwy Uydd ; ac os boddlonant ar y briwsion, 
“ raawr yw eu ffydd.*’ Os mai y doniau ysbrydol yw y bara, nis 
gallwn ni eu rlioddi i’r byd ; ood gall y byd ein gweled yn eu 
defnyddio, fel ar ddydd y Pentecost : er byny, mae pob peth a 
feddwn yn perthyn i “ bawb yn mhell, ,> os derbyniant hwynt. — 
Alae y geraau a’r inoch i’w hesbonio yn yr un modd. Y sawl 
sydd yn meddu geraau neu fara, ac ara eu rhoddi i ereill, gofaled 
pwy fvddo yn eu cael ; canys y mae’r ddiareb a ddefnyddiai 
Iesu Grist yn ddefnyddiol iawn etto. 

2. Os dywedodd Iesu Grist, “ Paham yr ydych cliwi yn gofalu 
am ddillad ?’’ pa walianiaetli beth a fyddo ei weision yn wisgo yn 
yr oes hon ? Pa fodd y mae cyssoni eich awgrymiad chwi yn 
Udgorn Ionawr, tud. 14, ag eiddo Iesu Grist? — Cymro. 

O, chwi o ycliydig flydd ! Methasoch ein deall ni a Iesu 
Grist. Pau fyddo y “ Cymro” yn myned allan heb bwrs nao 
ysgrepan, i yraddibynu ar Dduw am ddillad, pan yn pregethu, 
gwisged a gaffo, bydded ddu neu gocli, yn ol fel yr awgryma 
Iesu Grist; ond tra fyddo yn enniil ei fara fel arall, ac yn cadw 
pwrs at ei eisieu, pryned y dillad tnwyaf dylanwadol, yn ol fel 
yr awgrymasora ni. Nid yw y naill gynghor, mewn un modd, 
yn croesi y llall : mao pob un yn ei le.* Ond y mae cynghor 
lesu Grist, efallai, trwy ei wneyd, yn sicrbau gwell a harddach 
dillad, na’n cynghor ni ; canys “ ystyriwch lysieuyn y maes,” yr 
hwn a wisgwyd yn fwy gogoneddus ua Solomon : “ os dillada 



LDGORN SEION. 


81 


Duw felly lysieuyn y maes, yr hwn sydtl heddyw, ac y fory u 
fwrir i’r ífwru, oni ddillada efe chwi yu hytrach o lawer. M (Math. 
vi, 28-30.) 


CYNN ADLfíDD GYFFREDINOL Nfíl LLDUOL. 
Cynnaliwyd y gyunadledd gyfTredinol uchŵd dros Gymru, yn 
Neuadd y Cymreigyddion, yn Merthyr, aryr 8fed o Fawrth, 18.00, 
llo yr oedd yn bresennol y Llywydd W. Phillips, John l)avis, 
Thos. Pugh, David John, amryw lywyddion cangenuu, ynghyd 
ag oddcntu cant o wahanol swyddogion, heblaw Saint. 

Cynnygiwyd gau W. Phillips, ac eiliwyd gan Thomas Pugh, 
fod y brawd John Davis i fod yu brif gynghorydd dros Gymru. 
Cariwyd yn unfrydol. 

Cynnygiwyd gan W. Phillips, ac eiliwyd gan J. Duvis, fod y 
brawd Thomas Pugh i fod yn îs gynghorydd dros Gymru, ac 
i lywyddu dros gynnadleddau y Gogledd. Carriwyd yn unfrydol. 

Cynnygiwyd gan W. Phillips, ac eiliwyd gau Thos. Pugli f 
fod Evan Williams i fod yu Llywydd ar Gynnadledd Orllewinol 
Morganwg, yn lle Thomas Ptigh. Cariwyd yn unfrydol. 

Cynnygiwyd gan W. Phillips, ac eiliwyd gan Thomas Pugh, 
fod William Erans o Rymni, i fod yu llywydd ar Gyuuadledd 
Sir Feirionydd, yn lle Eliezer Edwards, gan y caniatêir i hwuw 
ymfudo y tro nesaf, a theithio trwy y cynuadleddau hyd hyny: 
Cariwyd yn uufrydol. 

Cynnygiwyd gau W. Phillips, ac eiliwyd gan John Davis, fod 
Jolin Argust i fod yn llywydd ar Gangen Ynysgou, Merthyr, yu 
Ue John Davis. Cariwyd yn unfrydol. 

Cynnygiwyd gan W. Phillips, ac eiliwyd gan y brawd David 
John, fod John Roberts i fod yn llywydd ar gangen George- 
town, yu lle David John, fel y gallo efe roddi mwy o’i wasanaeth 
fel cynghorwr dros y gynnadledd. 

William Phillips, Lltjwydd . 

John Dayis, Ysgrifenydd, 


LLYTHYR O FFRAINC. 

Boulogne , Ffrainc , Chwef. 23, ISüO. 
Anwyl Frodyii W. Phillips a J. Davis, — Cychwynais ar fy 
nhaith tua chyfandir Fiì aiuc, ar yr 8fed o Chwefror. Yr oedd 



82 


t'DGORN SETON. 


amgylchiadftu mewn cyesylltiad â’r gweithfeydd glo, yn gwnc-yl 
pethau yu dra thywyll yn Aberdar ; etto, rhnid oedd ymadftel, a 
gudael fy nheulu o dan nawdd y Nef; oblegid fod y gwaith yn 
í'awr a’r umser yn fyr, ain fod yr Arglwydd wedi penderl'ynu ei 
gwtogi mewn cytìawnder, er rawvn ei anwyl rai. Gwybod yr wyf 
inai nid amser hepian a chysgu ydyw hwn ; ond mai gwyn fyd y 
gwa9 hwnw, yr hwn pun ddel yr Athraw, a gcir yn Ifyddlawn ar ei 
ychydig, oblegid fe’i gosodir ar lawer, yn ei f\nedfa i mewn i 
lawenydd ei Arglwydd. Yb mhlith pethau ereill, y raae arwydd- 
ion a sefyllfa petbau yn y wlad hon yn profi hyn. Gwîad dde- 
fosiynol} iawn vdyw bon, fel yna; yr un ysbryd sydd yn y fara 
yma, ag aydd yn ei merched gyda chwi. Dirywiad hollol oddi- 
wrth burdeb yr ofengyl ; troseddu ei chyfreithiau, newid ei hor- 
dinhadau ; anwird l yn amlhan, cariad yn lleihau ; arweinwyr 
crefyddol y bobl â’a serch arnyut eu hunain, yn ariaDgar, yn ym- 
tì*rostwvr, yn feilchion, yn angharedig, yn enllihaidd, yn anfwyn, 
vn ddiserch i’r rhai da, &c . ; o herwydd hyn y inae calonau y 
milivnau yn raerwino o’i mewn, yn Uesgâu gan ofn, yn methu 
cael cysur, oblegid gormes a thrais, blindor, a thywyllwch ar boh 
tu. • Gobeitliio y byddant ddoethion, ac y gwrandawant ar hyfryd 
lais yr efengyl fwyn, ac y deuant i rodio o dan lewyrch gwyueb 
Duw ; yna gwyn eu byd. 

TreuliaÌ9 yr 1 leg yn nghwinni y Saint yn Llundain. Yn 
ngwyneb y dystryw sydd yn dechreu gordoi y byd, rhyfedd ydyw 
gorfoledd y bobl sydd wedi dianc o fagl sectariaeth yr oes, ac 
wedi dyfod i wybodaeth o’r gwirionedd, fel ag y mae yn yr lesu ; 
a thrwy hyny yn mwynhau arweiniad goleuni dadguddiedigaethau 
Duw, a’i ddoniau nefawl, trwy ddylanwadau dysgeidiaeth y 
Dyddanydd ysbrydol. O, mor ddedwydd y treuliais v dydd yn 
mhlith Saint prif ddinas y byd. Yn yr hwyr, am saith, cefais y 
fraint o gyfarfod, mewn cynghor, â degau o swyddwyr teymas y 
gareg, a ;\ yn fuan yn fynydd mawr, ac a leinw y byd â gogouiant 
Duw. Galwyd arnaf i ddechreu y cyfarfod trwy weddi, ac wedi 
hyny i anerch y cynghor. Yr oedd y newyddion o bob cwr i’r 
ddinas, yn cynnwys llwyddiant concwest arfogaeth gwirionedd 
Mormoniaeth, sydd vn destun cân engyl Duw, ac yn wrthddrych 
dychryn ac arswyd y guu anonest ei galon. Tystiodd nn brawd 
ei fod wedi cyrameryd meddiant o un o demlau y Bedyddwyr, yn 
dỳ cwrdd i’r Saint yn nghanol y ddiuas, a lle eytìeus i'r swyddwyr 



l'DOORN ÄEIOîf. 


83 

fedyddio cannoedd bob dydd, os bydd eisieu. Bendithion llwydd» 
iannus Duw Joseph ac Hyrum fyddo yn gyssylltiedig â’u llal'ur, 
i ennill prif ddinas y ddaear i deyrnas Iesu, medd fy ngiialon. 
Wedi ysgwyd llaw â*r brodyr oll, dechreuais innau gychwyn tua'r 
agerddlong, ar fy nhaith wrthyf fy hun, tua’r ddinas tu draw i’r 
môr, roewn gwlad estronol, wedi ei rhwymo gan fwy o faglau y 
diafol nag un wlad dan haul ; a'r gwaith a draddodwyd i roi i w 
wneyd, yw dattod y clyroau, er gwaethaf (launedd y llew rhuadwy, 
u holl bicellau tanllyd ei weision flyddlawn. 

Cyrhaeddais Boulogne ganolddydd dydd Mawrth, a gwthiais fy 
hun i blith plant Wesley yn lodger , heb ddweyd diro fy mod yn 
Latier-day Saint. J ref hardd ydsw Boulogne, yn cynnwys dro» 
naw mil ar huguin o drigolion (29,145), 12<> milltir o Gaerludd. 
Dranoeth, wcdi cael y nwyddau o'r Custom house, dechreuais r 
Irwydr, trwy godi baner y gwirionedd, a gosod ei saetliau llyraion 
i chwarae yn ngwahanol deuluoedd yr heolydd. Ac O, yr iwbwb 
gymmerodd le. Unod<l y dref megys un llaw a chalon, yu erbyn 
y guu Brophwyd; galwyd ar yr eglwys Wtsleyaidd i gyd yoghyd, 
alliaws heblaw, nos Sul; aeth y parchedig i’r pwlpud yu brysur 
dros ben, darllenodd gyda rhyw sobrwydd dychrynedig y geiriau 
yn yr ail benuod o Epistol l’aul at y Colossiaid, a'r 4, 8, 16, 11, 
21 — 26 aduodau ; wedi gweddio ar i Dduw gadw y praidd oddi- 
wrth fleiddiaid a gau-athrawon, &c., cyramerodd ei destun yn 
rohlith dystawrwydd y gynnulleidía, yn 1 Cor. xv, 58, “ Be — 
sfead/ast — unnwvab!e." Treuliodd tuag awr o amser i draddodi 
un o’r pregethau mwyaf cyfrwys a dichellgar a glywais erioed ; 
llawer llygad syllodd arnaf, pan yr oe.dd yn cyleirio at gau ath- 
rawiaeth y gau-brophwyd oedd newydd ddyfod i’w plith. O, roor 
llawen y teirolais fy huu, wrth feddwl fy rood yn rbydd oddiwrth 
ei waed, ac efl'eithiau ei bregeth ; canys yr oeddwn wedi bod yn 
ei dŷ' yn cynnyg i’r boneddwr “ The Kingdora of God,” ac yn 
taer ddymuno cael siarad ychydig ag ef, yr hyn a wrlhodwyd 
mewn cyssylltiad â’r atebiad, “ ei fod yn gwybod digou am y 
mater.*’ 

Wedi dychwelyd adref, yr oedd un o brif foneddigion y lle, 
campwr Boulongo mewn dadleuaetb, gelyn perfTaitli Mormoniaeth, 
yn fy aros, ac ereill gydag ef ! Gwir fod ei ysbrydoedd fel Mes- 
merism, yn dylanwadu arnaf ; ond trwy gymhorth Ysbryd Duw, 
mewn atebiad i weddiau’r Saiut ar fy rhan, cefais y fraint «'i 



¥»<»OKN ül I ON , 


*4 

orchfygu ar hob tir, am dair noswaith, nes o’r diwedd aeth 4 
nwydau drwg, cauodd ei ddwrn, a gwaeddodd gydag ereil) am gael 
gweled gwyrlhiau ; ar hyn codais, ac aethum o'u plith. Glynaii 
wrth yr egwyddorion cyntaf, nc ni allasai y presennolion lai ni 
gweled mor rhwydd yr oeddwn yn medru dyrysu y dyn. Er 
gwaethaf ol I, y mae genyf “ The Hingdora of God’’ mewn ìianner 
tant o deuluoedd yn Boulogne. Fy’m serch aloch, anwyl frodyr, 
yughyd â'r swyddwyr a’r Saint oll. 

Wm. Howells. 


DIRWESTIAETH. 

“ A vnvw yn drosedd neu yn hechod, i un o’r Saint ardystio tt 
ardystiad Dirwestol, pyda’r Babiloniaid Gofynii hyna i ni 
gan un Daniel Phillip. Atebwn fod pob un o’r Saint wedi eu 
gnlw i ryddid, a gallant ardystio neu beidio; ni throseddant wrth 
wneytl, nac wrth beidio. Mae Dirwestiaeth yn sobri ei roiloedd, 
ac yn llesoli ei channoedd ; ac y raae yn gwneuthur ei rhan i 
adferyd dynolryw; llwydd iddi. Ond pa beth ydyw i’w chymharu 
l’r Efengyl dragy wyddol, yr hon sydd yn cyfrif dirwest yn heth 
anwalianol oddiwrthi ? Os oes eisieu adferyd y hyd, cefnoger ▼ 
cynDun perfl'aith a chyflawn a orieiniodd Duw, ac nid dynion, i’r 
pwrpas hwnw. Buom yn OdirwestwyT yn hîr ein hunain; ond 
yn awr, diolch i Dduw, yr ydyra yn Saint, a raeddwn apostolion, 
propliwydi, &c., i’n perfleithio, fel nad oes arnom ang)ien un 
gymdeitlias arall er adferu corff nac enaid. Maeyrefengyl ei 
hunan, heb eisieu “ DawforwTn’ , dyuion, yn ddigonol i bob 
llwytJi, iaith, pobl, a chenedl ; ac os na sobrir hwynt gan yr 
«fengyl, sobrir hwynt gan “dân fflamDyd’’ yn nyfodiad Crist 
Gadawn ni fel hyn i bawb farnu droslynt eu lntnain, ac i bob un 
fod yn sicr yn ei feddwl ei hun. 


“ D/C” Y PARCH. D. REES, LLANfiLLI. 

Nid all y Parch. D. Rees, Llanelli,yn ei fyw â bod yn llonydd 
yn nghylch y Saint, na chudw ei hunan rliag cael ei dda) yn 
barhaus yn cyhoeddi anwjreddau noeth am danynt. Ystyrir ef 
yu ddyn call iawn yn gyflìedin ; ond y mne ei weithredoedd ar 
droion, yn tystio fel arall. Wele yn canlyn yatori arall o’i waitlt 
•f, allan o Ddiwygiwr Chwefror : — 



TJPGOHN ÄF.ÍON. 


*r, 

•‘T Satnt. — B u rhyw dwrw mawr y n «gyfarfod y snint yma 
dytìd Sttbotli diweddal (Ion 27), yn oi fel yr adroddai iiu r> 
lionynt ag oedd yno. Daeth IHc yno, ac yniallodd yn un o 
honynt, ond ni chlywsom pa un ai sant neu santes. a gwasgodd 
ef neu hi nes oedd fel ystyllen , ac oni buasai fod Da»id 
Williams, a brawd arall yno, yn medru colern yr lien lanc, mae 
yn debyg y bnasai yn ìnynod ymailh yn glwt ag un nett ychuaneg 
o'r frawdoliaeth lion, os nad aethai â phen y lý yn y fargen. 
Paham mae Dic rooT hofT o gyfarfod y sainl ? A ydyw ef yn 
teimlo fod rhai o lionynt yn gwneud dipyn yn rhy t : on ar ei 
fawrhydi, a rîdywed ef, 4 Yr lesu a adwaeu, a l’baul a adwaea, 
oud pwy ydych chwi.' Nid pell, dybygetn, yw Evun o’i le. 

“ Beth yw seintiau crefydd Mormou ? 

Onid cw ter chwydfa’r byd, 

Tcmen scybion yr eglwysi, 

Gwartheg culion Phar’o ’nghyd, 

Melldith teulu, plâ cym’dogaeth, 

Llwyth yn rhegu llwytliau Duw, 

Gweision enllib, deistiaid diras, 

Us eymdeithas, pryfed byw. 

“ Chwain pigfeinion, clerach llwydion, 

Ffryndiau calon sugno gwa\ì ; 

Cwn yn cyfarth dyn y lleuad, 

Mwrddwyr cariad, llun eu tad ; 

Cwm’ni llymrig forge celwyddau, 

Gwybed annwn dimai’r chwart, 

Clwb y cacwn, tl’air gwehilion, 

Siop ynfydion — dyna smart, 9 * 

OV dref drau>. “ Etan.’’ 

Mae yr ystori ragorol uchod yn cael ei gwirio, dybygem, yn ol 
dull celwyddwyr, gan un “ W. D., Llanelli,” yn yr Tlaul am 
Fawrth diweddaf, lle y dywedir fel hyn : — 

“ Y Mormoniaid. — Mae rhyw ystwr dirfawr gan Saint j 
Dyddiau Diweddaf, yn I.lanelli, sir Gaerfyrddin. Maeutwedi 
cyfodi capel rhwng capeli y Bedyddwyr a’r ] ndependiaid ; a mawr 
y w y castiau a chwareuant yno ar br\diau. Un nos Sabboth yn 
tldiweddar, \mwisgodd un o honynt ar luu yr ysbryd drwg, u dau 
gorn a chynll’on lawr ganddo. Ni wyddai ond ychydig o’r Sain't 
am ei ddyfodiad ; am hyn bu cryu derfysg ac olu ar lawcr o 
lionynt. Cymmerodd Diabolus y fantais ar hyn, a chwareuodd 
ei ystranciau ar hyd y llawr, gan siglo ei gynffou a tharo ei draed 
yii arswydus; ac ni wydcìys pa fodd y terfynai yr olygla, oni 
buasai fod un o’r Apostolion yn bresennol, yr hwn a barodd i’vr 
i’awrhydi Satanaidd ffoi allan á gair o’i enau.’’ 

Yn awr, anwyl ddarìlenw vr, pwy a gretìwch, Mr. Rees neu 
D. ? Nid oos un o honynt yn dweyd iddynt bwy fod yuo. 



ID60RN ABION. 


ifi 

Mr. Rees rn credu pob peth a glywo yn erbyn y Saint, bydded 
D)or afresymol ag y byddo. Credodd uuwailh fod Joseph Smith 
wedi gwisgo ar lun colomen gymmaint â cheffyl, er twyìlo ei 
fedyddiedigion mai yr Ysbryd Glàn oedd yno ! a bod coiomen 
yn cael ei gollwng i waered o nen ty cwrdd yn Araerica, 
i bigo gwenith o glustiau pregethwr Mormonaidd, er twyllo r 
gynnulleidfa i gredu mai yr Ysbryd oedd yn llefaru trwyddo ! 
])o, arj;raffudd Mr. Rees hyny fel gwirionedd, yn ei gyhoeddiad 
diwygiadol ! 

Ond, i ddangos hurtwch Mr. Rees ynghylch y “ Dic’* a ddaeth 
i gyfarfod y Saint yn Llanelli, dyfrnwn ran o lythyr y brawd 
Dafydd Williams dau sjlw atom y mis hwn, fel y canlyu : — 

“ Yr wyf yn sicrhau wrthycb mai anwiredd, heh un gradd o 
sail iddo, vw yr hyn a ymddangosodd yn y IHmygiior. Dafydd 
Williams, Mynydd (gynt o’r Llwyni), oedd yn llywyddu t 
diwrnod hwnw ; a’r diafol penaf a welwyd yno oedd vn o 
argraffwyr y Diwygiwr ! ! Aeth hwn allan yn anfoesol, a 
thynodd y ddôr ar ei ol mor chwyrn, nes yr oedd yr holl adeilad 
yn dadseinio ! I’an ymddangosodd y dernyn uchod, dywedid 
td gyffredin mai Dafydd Williams, Felinfoel, a feddylid ; yr 
oedd hyn yn rhesymol, gan nad oedd un swyddog o’r enw vn 
arosol yu y lle. Y canlyniad fu i Dafydd fyned i ymholi á'r 
Golygydd pwy oedd awdwr y chwedl ; ac i ddymuno arno i alw 
yr anwiredd yn ol. Eithr Mr. Rees a atebodd ac a ddywedodd, 
“ Yn wir nid y fi oedd vr awdwr; ei ddorbyn wnaethum i, ac 
felly yr oedd yn wirionedd i mi ; ac nid wyf fi ddiin yn ei 
weled yn werlh i’w alw jn ol, ac ni chymmerwn byny byth o 
drafferth : hefvd, gan eich bod yn credu mewn bwrw allan gyth- 
reuliaid, pa ddrwg a all fod yn y stori ? Ni wnaf ei galw yn 
ol byth, o herwydd yr wyfyn ei chredu. A thaw di y ffwl; 
ffordd y gwyd lost ti mai ti yw y Dafydd Williams hyny ? ai uti 
Dafydd Williams sydd yn Llanelli ? Ac a wyddost ti â phwy 
wyt ti yn siarad, y fi'wl hanuercall, haerllug, &c.* Dyna rai 
o atebion Mr, Rees i ofyniadau Dalydd Williams; ac yr wyf yn 
danfon i chwi frawd Davis, yn yr un llythyr, yr holl n mddyddau 
a fu rhyngddynt, a gellwclì chwi ei ddefnyddio fel y meddylioch 
yn oreu." 

Yr ydym wedi darllen yr ymddyddan a fu rhwng y Brawd 
Williams a Mr. Rees, a buasai yn werth ei gyhoeddi pe buasai 
wedi dygwydd yn gyhoeddus, a niunau vu gallu hebgor lle iddo; 
ond gan nad oes dim o hono yn ffafriol i gymmeriad pregethwr, 
gwell er lles Mr. Rees ei fod ef allan, ac felly y mae. Gwelir 
wrth lythyr y Dayid Williaius oedd yn llywyddu y cyfarfed, 



UDflORN SEION. 


S 1 

hiai i*n o AHORAFFwrR Mr. Rees oedd y “ Dic’’ wedi y cwbl j 
ond nid yw yn debyg y gwyddai Mr. Rees fod ei Brinter ’s Dcnil 
ef yn arfer gwisgo cyrn a chynll’on, ac yn inedru gwasgu dynion 
fel astyllod ? Gwell i’n ffrynd Mr. Rees gadw ei “ Ddic” yn y 
swyddfa, na'i adael i fyned allan i dduo ei gymmoriad gyda 
“ Sataniaid” y Dyddiau Diweddaf ; canys nid ydynt o’r un ryw. 
ogaeth. Mae“ Dic'* Mr. Rees yn addasach i fyned i Gapel AD 
i ddangos ei allu : el'allai fod yno fwy o ariangarwch i gael “ pen 
lŷ” newydd, nag sydd yn mldith y Saint, pe dygwyddai na fyddai 
yno neb “ vn medru coleru yn hen lanc.” 

Diolchwn i Mr. Rees ain gyhoeddi dau bennill nefolaidd Evan 
o’r Dref Draw; ond odid nad allartt fod yn gynnorthwy i ddefaid 
Capel Als wrth rydio yr hen lorddonen a feddyliant groesi yn 
angeu, heblaweu hod yn awr yn profi fod eu bugail dan arweiniad 
Ysbryd D — (D/c, onide ?) Pe medrem ni gyfansoddi pennill- 
ion mor llawn o wir Gristionogaeth ag eiddo Evan, byddem yn 
awyddus i dalu yn ol y pwyth, a hyny yn ddau ddyblyg; ond nid 
yw ein ìiawen yn arfer cynnyrchu y fath ddiliau mêl, ac felly 
X»fet i ni dreio. 


Y DALL ETTO YN DYFOD I WELED. 

Mr. Gol., — Yn mis Rhagfyr diweddaf, galwyd fi, a tlni hen- 
uriad arall, o gangen Caerdyf, i weinyddu ar fachgenyn. dwy 
flwydd oed, ag oedd yn hollol ddall, ac wedi ei gyhoeddi felly 
gan feddyg cyfrifol o’r dref. Mab ydoedd i Jolin Morris, saer 
cr.ed, gerllaw Little Frederich st., Caerdyf; ac ymddengys ma\ 
anwyd dychrynllyd oedd yr achos o’i ddallineb. Ar ddymuniad 
ei rieni, eueiniasora ef ag olew, yn enw yr Arglwydd, gan osod 
ein dwylaw arno a gweddio ; a’r canlyniad fu, iddo ddyfod \ 
ddechreu gweled yn y fan, a chyn pen nemawr o ddyddinu daeth 
i w*eled gystal à neb. Mae y dystiolaeth uchod yn wir, a phwr 
bynag sydd am wybodaeth ychwanegol galwed genyf fi. 

Yr eiddoch, yn y gwirionedd, 

Heol Treilcgar , Caerdyf. James Ellis. 

O. Y. — “ Yr ydym nî, tad a mam y plentyn, yn tystiolaethu 
fod yr lianes uchod yn gywir, ac yn ddiolchgar i Dduw am ei 
ddaioni. “John Morris, 

“Elizabeth Morris.” 



meORN ÍEION*. 




COFNODíON CYNN ADLEDDOL. 

»4H FON. 

Cynnalimyd y gymmanfa uchod vn Mangor, ar ▼ 20fed c 
l »nawr, pan y cynnrychiolwyd pedair o gangenau, yn cynnwys 
10 o henuríaid, 6 o olíeiriaid, 1 athraw, ac I diacon ; wedi eu 
bedyddio yn y tri inis diweddaf, 21 ; cyfanswm yn 73. Cafwyd 
cyfarfodydd rhagorol o dda trwy y gymmunfa. — Thomas Morgau, 
llywydd; Wm. Isaac, ysgrifenydd. 

81R FEIHIONYOD. 

Cynnaliwyd cymraanfa chwerterol sir Feirionydd, yn Harlech, 
ar y 2 lain o Chwefror, lle y cynnrychiolwyd pump o gangenau,. 
yn cynnwys 12 o henuriaid, ò o offeiriaid, I alhraw, ac I diacou ; 
18 wedi eu bedyddio, l wedi ymfudo, J wedi symud, a 3 wedi eu 
tori allan ; y cyfau yn 70. Cawsom gyfarfodydd da, yn mha r«i 
y pregethodd amryw o’r brodyr yu elTeithiol iawn. — Eliezer 
Edwards, llywydd. 


A M R Y W I A E T H A U. 

Eisieu Dwfh. — Yr oedd dyn yn Nghaerdyf yn arferol o 
ddyfod i wrandaw y Saint, ac yu credu ynddynt ; ond nid oedd 
modd ei berswadio i ufyddhau, er treio o’i berthynasau a phawb. 
Dydd Sul, y 24ain o Chwefror, fel ag yr oedd yn rayned allan o 
gyfarfod v Saint, dylanwadodd rhywbeth arno nes y cwympodd 
Vn ei hyd gerllaw y drws, fel un marw. Y’maflodd y diacon 
yuddo yu ddioed; ac wedi i’r dyn ddyfod ato ei hunan, y peth 
cyntaf a glywwyd ganddo oedd, ‘ 4 Dwfr — dwfr — afon — afon.’’ 
Deallodd y swyddogion yr awgrym, a chymmerwyd ef yr awr 
liono i gael ei fedyddio er maddeuant o’i bechodau, ac y raae yn 
awr yn aelod ffyddlawn. Doed rhywbeth cyffelyb dros holl 
ystyfnigion y byd, i'w gwasg.ii i edifeirwch. — J. Ellis. 

Cludwyr y Llyn Halen. — Dywed y u Frontier Guardian’’ 
fod v Mrd. Shadrac Roundy, Jedediah M. Grant, John S. Fulmer, 
Abrahara 0. Smoet, G. D. Granr, a Russell Homer, yn myned i 
gario ymfudwyr, sypynau, a nwyddau o bob math, o gerllaw 
Council Bluffs i Ddinas y Llyn Halen neu Ddyffryn y Sacra- 
mento. Mae wageni ysgafn, i’w llusgo gan bedwar o geffylau. 
ntíu fulod, yn cael eu darparu, pob uu i gludo tri teithiwr a gyrwr, 
am dri chant o ddolars yr un, a chant a hanner o bwysau i boh 
un yn rhydd. Bydd wageni y uwyddau i'w llusgo gan ychain, a 
chodir oddeutu deuddeg dolar a hanner y cant, neu ddeucani a 
hanner y dunell. Cychwyna y wageni mor gynnar yn y gwan- 
wyn ag y daw porfa i’r anifeiliaid. Ond odid nad ateba hyn 
ddyben da, ac y bydd yn fanteisiol hefyd i’r aur-gloddwyr. 


JOUN OATIS, ARCIIim DI», UERTHYR-TY&FIL, 


Uuir. 


" Dll Wilt «I.LAN n MONI Hl, 
(»»» Ii 4 lllLo» j *V MHüBL I.” 


IDGOitN SEIO Ji, 


ẁrm s Ä>aint. 


Crr. 11] 


EBlllI.I., 


[1’ris %• 


c n N R Y S U 0 . 


TliD. , 

AiKfctni*l Epltlollidd )i Ap* , 
oilul F U. Rlcbaids. ll 
y Salnl Bnnipiidd .... Sfl 
Y üeuadiacili jii Fíiatnc 91 

t»cli, a l»i«»c!l I* 5 

liacliitiiiu Jo*crIi SiiiIUi ar 
Fijdd — I üiIiüi IV. a V. 91 
LljlUjr oddl«nli CJpt. I». 
jouc* at y Liyuydd w. 

piiiiiio* 105 

Uolyuiadni ac Aletiìoi*" 

Ffturtiad arl Cor. «H.4— l lu 

Y Defiu a 11* 

Yr Ail Fpirtol Cjfficdmol o'r 
Llyu Halcu 111 


Crynodeti o Haues Cymman- 
la GyffrtMiinol y n Ninas 

) Llj n 1 

Cofnodion cynnaillfddol— 
Cyu. L)dwyr. Älorganwg.. 

Sir Fynwy 

Sir Gaerfyrddiu 

Sir F011 

Aimywiaelbau— 

IJanrih 

Ehrill 

Bwyla Gwraig 

Alcobol 

Darlleu 

Beiau 


MBRTHYR-TYDFIL: 

*a wsbth h ept n 



ci », y Heaff a’i Gogledd. 

1850. 


AT EIN f.ftniBW vn. A«. 


«r Dvmni)«ti h**>ì*v%u y ^«itit m gv(f<^!inol rla b^l nl wr l» 
rln rliv«l>U>«u ii IimI vn i«ríirmtii| i'r GmitvJlfi)<l h«»ti t n 
lhn>« Gntint, w im UtU iiuutu) nt d«l)itt I »nrv| h n**b 
onl vr»Rhvlfh y llyfrau v n hyn al!«n Anfmirr |K>b llyth* 
yron miy Frií GyojiHnr fd hyn : - Mr WtliUn» l , hi;i‘|i« v 
II. Nanty^wralih «trr* t. íî»*m jf •!-»« u , Mnthyr T» rjî ** 
Mâr rf ««II «yiiiiiJ fr \ỳ nr«rf «i» n, rr m«nt 
lle hyilil y •^viíi , nvd*1 v |tnna lir<M l on rn f«n»'u'littr rl 
nrtrrf, f. 1 «g I f«*>l yn jm ll-u* I «t«*h «l\rith»Ui<l fv«l*l«» yt» 
liv fu«l ar íu»iltrv» »11 BtMüitui :rb v |.\»\«J«! iTitl.i}** |'r 
hra««l I1t>l|ip« r bv«i I % .*ri« m • bîneu. 1«1 imv!«| yu»fu«l 
wvr I )?•••! ra liila, I |i'i«ib irlb ir«t!| y i>uil «.m y 

llyfrau. 

14 T. D. **—(>• bv4«l rhywon vti y r'lfb p • _*-thn wnliuftj yo 
ormmi.il, h»«IT yn wrll ri |p» lw «I • |»v u v n rhw » n, Ms« 
ü\mon uM«r cn»vó«ini.){ yu holloi aiiaJj»» i flrwain 
)'Unt Diiw. 

"K. 1> Ni.i |n|>\r«a aytnu l y w y Trwyd«lnll, on«l «Unfnuiad 
(• Bwy«l«l v • 1J v wyiid «c y»gtiícuyU«J cynu*dlctld yu uuig « 
»11 ru hfltwyUdo. 

Yll *' fiL'Rià IX AWN.’*— D^rhyuiflBotn lythyr cyfrinacbnl oddl. 
wrtlt fliu li.iu«»yl fru»«i L«pt. Jonru, yn vr hwn crWi* 
gfD\tn » wncyd rio R«»rru t «rrrthu v llyfr cwerthfawr 
ucbodt u«n v hyd«) nrno »tM*h«*n «un o» riûdo rr y mvr«*Jrd 
/i’r Ittilifltd AtOrncnUfli«ld v ac lirfyd «*r dvc hw «*lvd yu ol rtto 
i fàymru. (àuÌM’ithtwn y |{«iia yr Itoil lywyddioo ru 
ihan Uroato. Mnr yn gofyn hrfyd oa or» rh»i o’» brn 
ddylfldwyr wrdi b«lu vu dy’.fldlou; yr oedd yn ddrwg 
^ciiy tu i yaflnfflnu y r «trb v í«nl lUwrr «> honynt hrh dalu 
ty mmaiat â «hinni. (àwnawn ui ddanfon rn hrtiwau yn 
luau a»l lyrrydd p«*b cy nuadlodd, i'w dwyn hwynt I brawf. 

<Î5- HyJiI v tn.'l l>t. I.pii Rlchardm t n c*rpTd m inr.f n.*vif 
i.eill.tuul yn Atwru*T, lle y u:te CioumdlrdJ Ofllrsiuul 
Mur|{mn*i; vn cj frmnu ml ei mnclirnrliridi.u. tíubeìthimrn 
y prrchir y hrm*J bwn yu ìml.ob uimn yr elo. 

CmntlTHii r TmAETHnnir. — Mmr y l’rif OYnRliur *eji 
prndrrfr nn Ind in »rll dirlJ.Ynia y Tem Rmrty Cyffrrjiool 
m i.ifrri.l pyuiiml, m rhui rhyJJ.J i bob Cmncrn i 
nnruihur cm»Hliudmu niinol, rr cmcl lr.rlho.lau iddyni ru 
l.uimin, frl y cmffu pewh yr nn chmmrae tr*. Ily JJrd i 
pm.glimd li.irl ri nnrulliur y uum I.un ryntmf u’r mi«, yn y 
. *r i.l gnuJdi crnmdui, Irl mrlrrul, (umg nl n I irnclhuJmn 
i mctionì )l«ydJiaot; a gy'ilir cynnal t« p.rti biynyJJol 
mr«u cyrammnfnoedJ, nru ynn (T-nnu mmiroD, mt gyn- 
tioithwio llrurJ.I itndiuu á Ihrm» tliolmu, y n ol fcl y pmu- 
drrfytio V l)y«yddioti m’r Smiul. 



U I) G O R X SEION, 

NSC 

ê'crcn j> %aint. 


Riiif. lfî.f EBIU'LL, WôO; [Vyf. 11. 

ANERCHI AI) EPISTOTi XI 01) YR AROSTOL FR \ N K 1. 1 N 
1) RICIIARDS ATY S MNT EWROPAIDD. 

Anyiyliaid yn yh Arglwydd, — W«*di cael fv nnalw a’ii) nrilldu# 
î lafurio yn y rlian hon o’r ddaear, inewu cyssylliíad â*r Henuriad 
Pratt, ryhoeddir y llythyr canlynol o apws ntiad oddiwrth y llrif 
IiV wyddtaeth, fel y byddo ei ysbryd a’i fwriad yn fwy dealladwy 
i bawb y perthyno iddynt. 

“ At bawb »/ drlo y Ui/tfiyr Hwp atynt , yn ancrrìi : 

‘•Gwybyddwch chwi fod y dygiedydd, Frankìin D. Riihards, 
yn henuriad a brawd cywir a ffyddlawn vn Israel, ac yn aeh'd o 
gorwm y Deuddeg Apostol am y dyddiau diwedd-.if; wedi ei 
apwyntio a’i genadu gan awdurdodau Fglwys Iesu (Jrist o Saiut 
y Dvddiau Diweddaf, mewn cymmanfa gyffredinol, ymgynnull* 
edig yma or y dydd hwn, ar genadiaeth i Lloegr. I ymgynghori 
á’r Henuriad Orson Pratt, ynghylcli holl faterion yr Yuysoedd 
Prydeinig. I bregethu efengyl Iesu Grist a gweinyddu yn ei boll 
ordinliadau perthynol i'w genadiaeth, o dan lywyddiaeth yr 
eglwys yno ; ac inewn cyssylltiad â’r brodyr yn ei gorwm, i 
Iywyddu dros holl oruchwylion yr eglwys yn yr holl fyd; ac 
awdurdodir ef i gasglu Degwm, a derbyn cyfraniadau at y Dry- 
eorfa Barhaus er ymgasglu y Saint tlodîon; ac yr ydym yn galw 
ar yr holl Saint, ac ar drigoüon y ddaear, i dderhyn ein hanwyl 
frawd Richards, megys cenadydd i'r Duw byw, mi cynnyg bywyd 
ac iachawdwriaeth i bawb; ac yn gymmaint ag y bydd i ehr.i 
'•«Tan law ar ei uddysgiadau a’i gynghor, a’i gyunôrthwyo âî e\ 




UDGORN ÄEION. 


daith a’i genadiaeth, ni chollwch mewn un modd eich gwobr; ac 
yr yàym yn gweddio nr Uduw y Tad tragywyddol i fendithio t 
brawd Richards yn helaeth yn miiob peth, a*r rhai hyuy a’i 
derbyniaut ac a weinyddant tuag at ei anghenrheidiau, yu emr 
Iesu Grist. Amen. 

“ Arwyddwyd a seliwyd yn Ninas y Llyn Fawr Halen, Talaeth 
Deseu-t, America Ogleddol, ur y (ifech dydd o Hydref, 18-19. 

“ Brioham Yocng, % Llywyjidiaeth Eglwys 

“ Huuna C. Kimball, > Iesu Grist o Saint y 
L. S. “ Wjllard Rrhards,^ Dyddiau Diweddaf. 

‘‘ Thomas Bcllocií, Col'nodydd,” 

Oddiar fy yniadawiad o*r Ynysoedd Prydeinig gyda chwmpeini 
o Saint ar fwrdd y “ Carnatic, ,, yu Chwefror, 1847, treuliais y 
rhau fwyaf o’w hamsor wrth fyned i Winter Ouarters, a niyned 
â gwersyll o Saint a’ra teulu oddiyno i Ddylíryn y Llyn Fawr 
Halen ; wrth adeiladu, cloddio, aredig, hau, dyfrhau, a llawer 
o belhau ereill sydd yn aughenrheidiol mewn sefydliad newyiid 
inewn rhan bellenig o*r anialwch Americanaidd , hefyd mewn 
cynglior ystyrhwyll gydcPm brodyr yn yr otfeiriadaeth santaidd, 
wedi ystyried sefydliad Seion, a daioni ei phlant yn yr holl fyd, 
Oddiar y l9og o Hydref diweddaf, yr wyf (gyda y brodyr sydd yn 
awr wedi dyfod i mewn) wedi teitbio uu rhan o dair o arwynebedd 
y ddaear, yn ystod yr arnser mwyaf anfanteisiol o’r flwyddyn, 
trwy gannoedd o ûlltiroedd o eira ar y gwastad-diroedd mawrion, 
trwy laid dwfn a braidd annhreiddiol trwy ranau o'r Unol Dal- 
eithiau, yn gystal â rhuthr-wyntoedd ac ystormydd ar y môr. 
Diolchwn a molwn yr Hollalluog Dduw, trwy ei dirion drugaredd 
a’i iachawdwriaetb fawr, yr ydym wedi lanio yn ddiogel ar eich 
glenydd, ac y mae ein llawenydd wedi ycbwanegu yn fawr wrth 
weled gogoniant ychwanegol ei waith Ef yn y deyrnas hon. * * 

******** 

Fe gedwir mewn cof, nad yw y drysorfa [sef y Drysorfa Y"m- 
fudol Barhaus] i fod yu lle y degwra, nao i berthyn dira iddo, 
Mae y degw'm yn gyfraith i’r Saint yn unig; ond gellir cyu- 
nyddu y drysorfa hon gau roddion gwirfoddol pawb a ewyllysiant, 
enwau a symiau pa rai a ysgrifenir mewn llyfr, i’w gadw yn 
nghofres-dy yr eglwys, hyd y dydd y bernir pawb yn ol y gweith- 
redoedd a wnaethant yn y corff, alîan o’r llyfrau a agorir. 

Trysorfa Ymfudolydyw hon, ao ni ellir ei defuyddio at ddim 


VDGORN fEION. 




vod at rmgssglu y fTyddlawn, a bydd dan gy/arwyddyd neìlldnol 
y Brif Lywyddiaeth. * • * Bydded i lywyddion y cyn- 

nadleddau a’r caugenau edrych fod y pwnc liwn yn cael ei osod 
yn gywir o flaen y bobl yn eu cynnulleidfaoedd cyhoeddus, a’i 
fod yn ddeallus i bawb. • • * • 

Er hwylusdod i bawb sydd yn ewyllysio cynnorthwyo yn y 
pwaith da hwn, yr wyf yn cynnyg y drefn ganlynol. Apwyntied 
llywydd pob cangen rhyw ddyn da a ffyddlawn i dderbyn beth 
bynag a delir i raewn, a chadw cyfrif cywir a ffyddlawn o hyny, 
ynghyd ag enw pob rhoddwr yn llawn, ac enw y gangen a’r gyn- 
nadledd y perthyna iddynt. Apwyntied Uywydd pob cynnad- 
ledd rhyw ddyn o ymddiried i dderbyn y rboddion a’r enwau hvn, 
oddiwrth bob cangen, a gosod y cyfan mewn trefn, feì mor fynych 
ag unwaith bob chwarter, neu bryd bynag y gelwir am danynt 
gan y Llywydd Pratt neu fy huuan, y gellir eu cael i law yn 
ddioed. * * * • * * 

Wrth gymmeryd fy lle yn y maes gweithio pwysig hwn, yn 
abeennoldeb yr Henuriad Pratt, yrageisaf wneuthur pob peth, 
mor debyg ag a fo posibl, megys pe byddai efe ei hun yn bre- 
sennol. Mae ein galwadau a’n hordeiniadau yn gyftelyb,— yr 
ydym yn cael ein cyfarw yddo a’n dysgu, yr wyf yn gobeithio, gan 
yr un Ysbryd, a thrwyddo arweinir ni i feddwl vr un pethau ; o 
herwydd y gwyliedyddion “ a welaht lygad yn llygad’ 1 pan fyddo 
yr Arglwydd yn adeiladu Seion. * • • 

í'itAîíRLlN D. RICHARD8. 

1Ö, Wilton-street, Liverpool, Ebrill 10, 1850. 

[INIae anerchiad y hrawd Ricliards, fel y gellir deall, yn hel- 
eetliach nag y mae wedi ei roddi yma; ond yr ydym wedi dethol 
y pethau mwyaf anghenrheidiol eu gwybod. — Gol.] 


Y GENADIAETH YN FFRAINC. 

BoulonyC , Bbrill 11, 1800. 

Anwyl Frodyr Wm. Phillips a John DAVig,—Er yr holî 
ymdrech a wnaea gan Broslestaniaid a Chatholiciaid y lle hwn, 
ì’m rhwystro i bregethu yr eíengyl yn ngliyflawnder ei bendithion 
i’r trigolion ; etto, llwyddais drwy y cyfan i gael lle cyfleus yn 
öghanol y dref, i osod y gwìrionedd fel ag y niae yn yr îesu, ytt 
tìestun sylw ac ufydd-dod i'r ouest ei galon. Nid yw y gynnull* 



t'beoRN’ *eio*. 


©idfa o wrandawwyr oml ychydig; ettt», “ puy a ddiysfyra ddyìlci 
y peihau bycbainr” Ychydig Üynyddau yn ol, y dart’u i’r dwyfol 
wirionedd, trwy ncrth ac awdurdod yr oflfeiriadaetli, ddechreu 
mawreddog waith goruchwyliaeth cyflawnder yr amaeroedd, ar 
gyfandir Arnerica, trwy ddechreu casg'.u ynghyd wroniaid deiliaid 
y deyrnas a leinw’r hyd â gogouiatit L)uw, ac a saif yn oe* 
••'soodd. Er mor lleied ydyw yr aimor, ac er cymmaint befyd 
ydoodd y gwrthvvynebiadau a wnaed i gynghor Dnw gael fi 
gvüawni, nid gan Belial a’i ÎW'N luoedd yn unig, ond hefyd gan 
boll wersylloedd y faner “ Brotest etto, gellir eisoes resu 
dedwydd (ldeiliaid hreintiau teyrnas Seion, yn dorfejdd o gan- 
oadd o filoedd, a thyrfaoedd lawer etto yn dweyd, “ Beth a 
wnawn ni?” A’r swyddwyr, wedi eu gwisgo a’u hawdurdodi ag 
arfogaeth y gwtrionedd, yn efengylwyr tangnefedd ar bob bryn, a 
'ihrwy y broydd, dinasoedd, a pbentrefydd, yn barod i ddweyd, 
“ Edifathewch, a bedyddier pob un o honoeh, er maddeuant 
pechodau; a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân.” Gwir 
fod gan bob gwas dorfeydd o elynion i’w gorchfygu; ond y mao 
secrct ei Feistr yn ei wroli, a gwybod y mae y bydd yn fwy nà 
•honcwerwr yu y man ; canys y mae’r geiynion yn dechreu colli 
eu hanadl. At the siege at Damascus, the celebrated warrior, 
Äaleb, said to Ihe Arabian Mahomedan army, “ Look to it, th« 
•uemy are two to one, and there is no breaking them, but by ovt- 
windituj them, bold out untii tho eveuing, and then the victory. r 
And truly it was »<». 

Ar ddydd Sul, y 3ydd o Fawrth, yn agoriad lle t bregethu v 
bregeth gyntaf, nid oedd yn bresennol ond ychydig ; nid y vr 
ychwaith i'w ryfeddu ; canys yr oedd gwahanol weruidogion r 
deadelloedd crefy<ldol wedi rìioddi rlnbyddion dwya i’r holl 
braidd i fod yn wyliadwrus. “ Touch not, taste not, look not, 
lisfen not to the oharmer’s voice, with his poisonous frui t.*’ Yr 
oeddys wedi dweyd wrth bercben yr ystafell, y buasai y gau- 
brophwyd yn eu budo, nes eu gwneyd yn ddall, &c. O herwydd 
yr oll a ddywedwyd, yr oedd hyd y nod y plant bach vn ofnus; 
ond yn niwedd y cyfarfod, fe ddarfu i’r Frenrh, Scotcli, Genmui, 
Sais, a'r (’ymro oedd yn bresennol, \sgwvd llaw á’u gilydd, yn 
arwydd fod undeb y fíydd yn dechreu ei gwaith tangneíedùus ui* 
çyfandir Ffrainc. 

Wedi ymweled à gweinidogion y gwahanol oglwysi, htb gaei 



'tnd ychydig o roesâw, trouis at eu haelodau cyfoethog â’r traetb- 
odau, gan ddyaiuuo cael humJilen i biegethu yr efengyl yn eu 
gwych ystafelloedd, a chefais lawer mwy n roesaw a boneddigcidd - 
rwydd nâ’r hyn a ddangcsodd eu dysgawdwyr. Hyfryd oedd g p ny f 
eistedd yn eu hystafelloedd i ateb eu cwestiynau, a phregethu yr 
efengyl, gan eu thybyddio i ffoi rliag y llid a fydd. Hyfryd 
hefyd oedd gweled u« ydd eu plant i wrandaw, a dangos i mi y 
caredigrwydd mwyaf. Y tlodìon, ynghyd à’r I'french, a ddangos- 
asant i mi garedigrwydd tuhwut i’ui dysgwyüad, oddinilîir ycbydig 
o eithriadau. 

Yn mhlith y cannoedd o deuluoedd ag yr ymwelais â hwynt, 
yn mhob gradd a sefyllfa yn mhlith y Ffrench a’r Saeson, yn 
nospartliiad miioedd o draethodau yn v gwahunol drefydd a’r 
pentrefydd ag yr ymwelais â hwynt, cyfarlyddais â llawer o 
guredigrwydd, a thrwy ddaioni Duw diangais o grafangau gelyn- 
ion gwaedlyd, yn llawn o ddichellion cyfrwys. 

Wrth weled lod y cynauaf yn fawr ar gyfandir Ffrainc, gwedd- 
iais lawer ar i Arglwydd y cynauaf anfon gweithwyr allan i’m 
«ynnorthwyo; a derhyniais y newydd hyfryd fod y brodyr John 
Taylor, Curtis G. Bolton, a J. Puck, o babell Seion, yn nyffryn y 
mynyddoedd, ar eu taiih, yn genadon hedd tua chyfandir 
Fl ainc. 

Yr ail Sahboth, wedi i mi ddarfod pregethu, cododd gweinidog 
yr Independiaid oedd yn bresennol, i anerch y gynuulleidfa, gaii 
obeithio eu denu ag haeriadau celwyddog i anghredu yr hyn a 
glywsant, gan dystio ei anghrediniaeth ei hun ; ar ei ol traddod - 
odd gweinidog y Bedyddwyr ara?th i’r un pwrpas; rhoddais 
innau fy nhystiolaeth o’r gwirionedd, a daioni Duw i mi a’m 
teulu raewn ystyr dymmorol ac ysbrydol, a’m penderfyniad i 
fyned yn uilaen, & c. Aeth Mr. George Yiett a mi dan ei fraich 
tua thref, a thystiodd wrth Mrs. Yiett fel yr oedd vn teimln 
droswyf, yn ngwyneb cynddaredd V ddau ddyn sydd yn aros yn y 
lle, lieb gynnulleidfa gau yr un o honynt. 

Aethum yu foreu y dydd Llun canlynol i dalu am yr ystafell 
bregeihu yn mlaen llaw, rhag i’r gelynion ribio ei pberchenog, 
Aethum wedy’n at un o’r pregethwyr, i ddweyd fy mod yn 
bwriadu pregethu yn yr un ystalell y Sabboth canlynol; oud ni 
ddaeth yr un o hunynt mwyach yn agos ataf. 

Derbyiiiais lythyron oddiwrthy French Proteslart Minister yn 



t?DÖORN 9ÍI0N. 


*4 

IIrtvre (rn yr iûith Ffrengig), yn tystio ei fod yn parlian i Iynei 
ivrtli egwyddorion Mormoniaeth, a'i fod wedi ysgrifenu un llythyr 
o bwys i’w anfon ataf. Derbyniais hefyd lythyron oddiwrth ein 
chwaer Miss Anna Browse, o St. Malo, yn tystio fod un bonedd- 
wr o r enw Mr. De Pau, ag oedd yn bresennol pan yn dadleu 
gwirionedd ein hegwyddorion o fiaen offeiriad Pabaidd dysgedig, 
wedi credu y doctrine , ac yn debygol o uno ag eglwys Iesn Grist, 
Saint y Dyddiau Diweddaf, mor gynted ag y byddo cyfleusdra i 
gael gafael yn un o’r swyddwyr. Derbyniais lythyr oddiwrth y 
brawd Wm. Peddle, yn tystio fod yn St. Servan rai o'r gelynion 
penaf i mi, yu awr yn foddlawn i roddl vr oll sydd braidd gan- 
ddynt, er cael eu bedyddio a'u derbyn i eglwys Iesu. 

Ar y 26ain o Fawrth, bedyddiais Mr. George Viett, a’i fab 
George H. B. Viett, yn y môr, ger Boulonge. Ychydig ddyddiau 
ar eu hol, aeth Mrs. Viett gyda mi i lawr tua’r afon, lle y cafodd 
hithau ei bedyddio. Cerddodd adref yn agos i ddwy filltir o 
Ifordd yn y dillad gwlybion, a’r hin yn oer j etto, tystiodd dran- 
oeth na theimlodd ei hun erioed mor iachus a chysurus. Y mae 
amryw wedi dweyd wrthyf am eu penderfyniad i gymmeryd eu 
bedyddio yn fuan. Mawrth 30, pregethais yn Gyraraeg a Saes- 
neg. Gwrandawodd y morwyr Cymreig arnaf yn astud ac yn 
ddifrifol iawn. Cyhoeddwyd y brawd teilwng G. Viett i bregetbu 
y Sabbolh canlynol yn y Flrengaeg, ac yn yr iaith German. Y 
mae yn ysgolhaig medrus mewn amrywiol o ieithoedd, ac y mae 
yn awr yn ysgrifenu yr egwyddorion cyntaf yn iaith yr Alinaen. 
Argyhoeddodd gadben o’r wlad hono, yn fuan wedi dyfod i’r 
eglwys. 

F.brill 6, 1830, y sefydlwyd Eglwys Iesu Grist, Sainty Dyddian 
Diweddaf, ar gyfandir Atoerica, yn cynnwys chwech o aelodau. 

Ebrill 6, 1850, y cefais innau y fraint o sefydlu cangeu o’r un 
eglwys ar gyfandir Ffrainc, yn cynnwys chwech o aelodau. 

Y mae genyf le cytìeus yn nghanol y dref i’r brodyr American- 
aidd i ddechreu eu darlithoedd, yn ddigon helaeth i gynnwys o 
bedwaribura cant. Y mae daioni Duw i’w weled yn fawr yn 
li>n j^canys y mae yn anhawdd cael ystafelloedd angbyfleus i 
bregethu. tra y mae'r capel hwn yn nghanol y dref, a’i byrth yo 
agor yn un o’r prif heolydd. 

Fy’m scrch atoch oll, anwyl frodyr. 


Wm. Howells. 


trreoRW seioîc. 


9Ò 


EWCH, A PYSGWCH. 

xl Ewch «nn hrny, a rtysswrh yr hnll eenertloedrt, enn eu hertyrirtio yn enw 
y Tart, a'r M;ib a’r Yshryd filâii ; l*hii rtrtysmi irtdyni gadw pol» pelh a'r a 
’orchymynai» i chwi,’* — M ath. xxviii. 19, *20. 

Ychydig sydd yn gwybod pa beth sydd iV olygu wrth “ ddysyu 
yr holl genedloedd nid o herwydd ei fod yn beth anhawdd ei 
ddeall. ond o herwydd diffyg ystyriaeth. Yr un peth yw dysgu 
yr holl genedloedd, â pbregethu yr efengyl i bob creadur. - ’ Wedi 
-dysgu, y peth nesaf yw bedyddio ; a’r neb a gredo, neu a dder- 
bynio y ddysgeidiaeth, ac a fedyddier, a fydd cadwedig; eithr y 
neb ni chredo, neu ni chymmero ei ddysgu, a gondemnir. Yr 
oedd Crist wedi rhoddi rhywbeth neillduol i’r apostolion, er eì 
ddysgu i’r holl genedloedd ; a thra y pnrhnent hwy i wneuthur 
hyny, ad lawodd i fod gyda hwynt bob amser hyd ddiwedd y hyd. 
Nid ymddengys mai y Beibl a roddodd Crist iddynt, o herwydd 
yr oedd hwnw heb agos ei gwpla; ac nid yw yu debyg, ychwaith 
iddo roddì un llyfr arall. Beth, ynte, oeddynt i’w ddysgu ? At- 
ebwn, mai yr efengyl, sef yr hyn a ddysgent i’r Iuddewon yn 
flaetiorol. Y pethau mwyaf neiilduol a ddysgent i’r Iuddewon^ 
oedd ífydd ac edifeirwcli, a bedydd er maddeuont ppchodau, gan 
annog i ddysgwyl ara fedydd yr Ysbryd Glân. Nìd dysgu neb [ 
ddarllen oedd gwaith yr apnstoüon, eithr dysgu “ yr ymadrodd 
sydd yn dechreu rhai yn Nghrist neu, mewn geiriau ereill, 
dysgu fod yn rhaid “ geni dyn o ddwfr ac o’r Ysbryd,” cyn y gall 
fyned i mewn i deyrnas Dduw; ac wedi cael dyn i mewn i’r 
deyrnas, yna ei ddysgu i gadw pob peth a’r a orchymynodd Iesu 
Grist. Nid i foddio clustiau neb â chwedlau gwneuthur, y dan- 
fonwyd yr apostolion, ond i ddysgu dynion yr hyn oedd yn rhaid 
ìddynt ei wneuthur er bod yu gadwedig. Y neb a gredo ac a 
fedyddier, a fijdd cadwedig .” Ymdrechti achub yr holl genedl- 
oedd oe5d gwaith yr apostolion ; ac er eu hachub, nid oedd ond 
“ ou ffydd, un bedydd,” ac “ un Ysbryd.” Nid gwiw oedd iddynt 
ddysgu y peth hyn i un, a’r peth arall i’r llall ; ond dysgu yr 
efengyl i bob un, trwy ei annog i gredu, edifarliau, cymmeryd eî 
fedyddio â dwfr, ac â’r Ysbryd Glân. Pregethu yr uu dyîed- 
swyddau a wnaent hwy o hyd, nes y gweìent ddynion yn ufydd- 
hau ; ac wedi hyny dysgid hwynt i gadw pob peth. Nid oedd 
wahaniaeth gan yr apostolion wrth bwy y pregethent ; ^yr oedd yr 



í)6 


UDGORW tUION. 


offeiriaid a’r werin yn gydradd yn e« golwg»; a dysgent t naill 
fi*l y llall y ffnrdd i deyrnas Dduw. Yr oedd y rhai defosiynol 
a weddient yn nghonglau yr heolydd, mor bell yn ol o fod yn 
pndwedig â’r puhlicanod a’r pechuduriaid ; o herwydd yr oeddynt 
yn diystyru cynghor Duw, trwy beidio gwneyd y gweithredoedd 
sydd yn dechreu rhai 70 Nghrist. Nid oedd y duwioldeb m » vaf 
yn ddigon i gadw neb, heb iddo gvrameryd ei ddysgu a'i fedyddin. 
Ymarferai llawer â duwioldeb, eithr gwadent »‘i “ grym hi,” trwy 
beidio cymmeryd eu goni n ddwfr «c o’r Ysbryd, fel y gallert ei 
chael “ mewn nerth a sicrwydd ìnawr.’’ 

Yn awr, yn gyinmaint ag navl yu yr holl genedloedd wp«1ì eit 
dysgu a’u bedyddio i gyd hyd yn hin, rhaid mai \r un peîh s\dd 
i w wneyd gan weision Duw yn yr oes hon eito, «g yn yr ainser 
gynt “ Ewch gan hyny, a dysgwch,” yw y commisiwn etto, 
“ gan fedyddio.” Nid gwiw bloeddio a chanu am ddyoddefiadau 
a marwolaeth Crist wrth ddynion sydd yn nheyrnas y tywyllwcb^ 
ac esgeuhiso dangos iddynt fod yn rhaid eu “ geni o ddwfr ac o’r 
Ysbryd,” cyn y gallant fyned i mewn i deyrnas Dduw. Dylid 
pregethu flydd a bedvd<l edifeirwch i bowh, hyd nes y credant; 
canys y neb a gredo ac a fedyddier, yn unig a fydd cadwedig. 
]\lae llawer yn anfoddlanni Saint y Dyddiau Diweddaf, am eu 
hod yn pregethu yr un p»‘th o hyd, sef ynghylch flydd, edifeirwch^ 
b’dydd er maJdeuant, arddodiad dwylaw, &c. Tyhia pobl eu-bod 
wedi clywed digon ynghylch pethau felly ; “ ac oddiwrth y gwir- 
iouedd y troant ymaith eu clustiau, ac at chwedlau y troaut,” gan 
fod eu ciustiau yn mei wino. (2 Tira. iv, 3, 4.) Ant yn hytrach 
i wrandaw yr athrawt n a bentyrasant eu hunain, y rhai nid 
ydynt mnr fanwl wrth ddweyd ara fedydd edifeirwch, &c., ag wrlh 
esbonio a gwyrdroi vr ysgrythyrau, dadgyss\ lltu eglwys a 
gwladwriaeth, adeiladu ysgolion Normalaidd, diddymu y dreth 
eglwys, a desgrifio y pydew diwaelod. Caiff pawb ganddyut 
ddewis eu bcdydd eu hunain, a’u ffydd eu huuain ; yr unig betli 
sydd yn achub yw aelodiaeth yn rhywle heblaw gyda’r Pabyddion 
a’r Saint. Nid oes dim yn fwy cyrameradwy yn y capeli, na 
chlywed rhywrai yn areilhio naill ai yn erbyn twyll yr hen Joe 
Smitli, puteindra Eglwys ímegr, traws-arglwyddiaeth penaethiaid 
y Wesleyaid, ffurf addysg y llywodraeth, &c. O, fel y cymmer- 
adwyir hyny trwy waeddi u Le ir,’’ a churo dwylaw ! Ond tra y 
byddo un o bregethwyr y Saint yn annog pobl i gredu, edifarhau, 



t’DGORN SEION. 


97 


a chyrameryd eu bedyddio, gan eddaw dawn yr Ysbryd Glân, fel 
Pedr gynt (Act. ii, 88, 39), yroddygir tuag ato gyda’r diystyr- 
wch mwyaf, ac ystyrir ef yn dwyllwr ofnadwy ! Betli yw byn 
ond methu dyoddef “ athrawiaeth iachus,’’ a gwrthod yr unig beth 
sydd er achub yr holl genedloedd ? 

Mae yn mulwg mai yr hyn a ddywedwyd wrth y tair mil ar 
ddydd y Pentecost, wrth yr eunuch, ceidwad y carchar, Ŵc., yw 
yr hyn a ddylid ddweyd hefyd wrth bob creadur sydd heh tjael 
adnahyddiaeth o DJuw, byd nes yr ufyddhao i gael ei eni dr.i- 
chefn; a hyny yw y dysgu cyntaf yn y commisiwn. Yr ail 
ddysgu’’ yw dysgu y rhai a anwyd felly, neu a wnaed yn ddys- 
cyblion,i gadw poh jieth a orchymynodd Crist, gan fyned rhag- 
ddynt at hertfeithrwydd, ‘‘hebosod i lawr drachcfn soil i edifeirwrh 
oddiwrth weithredoedd meirwon, ac i fl‘vdd tuag al Dduw ; i aîh. 
rawiaeth bedyddiadau, ac arddodiad dwylaw,” &c. (Heb. vi, l — ti.) 
Ain hyny, derbyuied pob dyn y ddysgeidiaeth sydd yn perthyu 
iddo ef, a chaiff wybodaeth o’r gwiriouedd, yu ol yr addewid. 


DARLITHIAU JOSEPII SMITH AR FFYDD. 
DARLirn iv. 

Wedi dangos yn y drydedd ddarlith, fod meddylddrychau cywir 

0 gymineriad Duw yn angheurheidiol er gweubredu ffydd ynddo 

1 fywyd ac iachawdwriaeth ; ac uiai heb feddylddrycbau cywir o’i 
gymmeriad, nad allai meddyliau dynion gael digon o allu gyda 
Duw er gweithredu y ffydd anghenrheidiol i fwynhau bywyd tra- 
gywyddol; a bod meddylddrychau cywir o*i gymmeriad yn gosod 
sylfaeu, mor bell ag y mae ei gymmeriad yn perthyn, er gweith- 
redu ffydd, fel ag i fwynhau cyffawnder bendithiou efengyl Iesu 
Grist, hyd y nod ogoniant tragywyddol; — cawn yn awr fyued yn 
mlaen i ddangos y cyssylltiad sydd rhwng meddylddrychau cywir 
o briodoleddau Duw, a gweithrediad ffydd ynddo i fywyd tragy- 
wyddol. 

Gadewch i ni sylwi yma, mai y gwir fwriad ag oedd gan Dduw y 
nef mewn golwg wrth wneuthur y teulu dynol yn adnabyddus o’i 
briodoleddau, oedd, fel y gallent hwy, trwy y meddylddrychau o 
fodoliaeth ei briodoleddau, gael eu galluogi i weithredu tfydd 
ynddo, a thrwy weithrediad ffydd ynddo, i allu cyrhaedd bywyd 



CDGORN SEION. 


95 

tragywyddol; o hnrw\dd heb y meddylddrych o fodoliaetb t’ 
priodoleddau sydd yn perthyn i Dduw, ni allai meddyliau dynion 
i gael gallu i weithredu flfydd ynd«lo, fel ag i ddal gafa»*l ar fywvd 
tragywyddol. Yr oedd Duw y nefoedd, trwy ddeall yn berffaiiii 
gyfansoddiad y natur ddynol a gwendid dyn, yn gwybod pa lieih 
oedd eisieu ei ddadguduio, a pha feddylddrythau oedd raid eu 
plaiiu yn eu meddyliau, mewn trefn iddynt gael eu gulluogi i 
weithredu fl’ydd ynddo i fywyd tragywyddol. 

Wedi dweyd cymraaint â hyna, a»n yn mlacn i sylwi ar briod- 
oleddau Duw, fel eu darlunir yn ei ddadguddiaduu i’r teulu dynol, 
ac i ddaogos mor angbenrheidiol yw meddylddrychau cywir o*i 
briodoleddau, er galluogi dynion i weithreJu ffydd ynddo ; oblegid 
heb fod y raeddylddrychau hyn wedi eu planu yn roeddyliuu 
dynion, buasai allan o bwer unrhyw berson neu bersonau i weitli- 
redu ffydd yn Nuw, fel ag i gyrhaedd bywyd tragywyddol. Felly 
yr oedd y cyfrinacbau dwyfol a wnaed i ddyn vn y lle cyntaf, 
wedi eu bwriadu i sefydlu yn eu meddyliau y meddylddrychau 
anghenrbeidiol er eu galluogi hwy i weithredu ffydd yn Nuw, a 
thrwy y moddion hyn i fod yn gyfranogidn o’i ogoniant. 

Mae genym, yn y dadguddiadau a roddodd efe i’r teulu dynol, 
yr banes canlynol o’i briodoleddau. 

Yn gyntaf — Gwybodaeth. Act. 18. “ Hysbys i Dduw yw 

ei weilbredoedd oll erioed.” Esay xlvi, 9, 10. “ Cofiwch y pethau 
gynt erioed ; canys myfi ydwyf Dduw, ac nid neb arall ; Duw 
ydwyf, ac heb fy math ; yn myneyi y àiwedd or dechreu , ac er 
cynt yr hyn ui wnaed etto, yn dywedyd, Fy nghynghor a saif, a'm 
holl ewyllys a wnaf. ,, 

Yn ail — Ffydd neu Allu. Hebreaid xi, 3. “ Wrth ffydd yr 
ydym yn deall wueuthur y bydoedd trwy air Duw.” Genesis i, 1. 
“ Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a’r ddaear.” Esay 
xiv, 24, 27. “Tyngodd Arglwydd y lluoedd, gan ddywedyd, Diau 
megys yr aracenais, felly y bydd; ac fel y bwriedais, hyny a saif. 
O herwydd Arglwydd y lluoedd a’i bwriadodd,a phwy a’i diddyma? 
ei law ef hefyd a estynwyd, a phwy a’i try yn ol P” 

Yn drydydd — Cyfiawnder. Salm lxxxix, 14. “Cyfiawndera 
barn yw trigfa dy orsedd.fainc.’’ Esay xlv, 21. “ Mynegwch, a 

ueaewch hwyut; cyd ymgynghorant hefyd: pwy a draethodd byn 
ur cvutr onid myfi yr Arglwydd? ac uid oes Duw arall ond mytì* 
-ya Dduw cyfiawn, ac yn Achubydd.” Sephauiah iii, 5. “ Yr 



tDGORN SEION. í>9 

.Arglwydd eyftawn sydd yn ei chanol." Zechariah ix, 9. “ Bydd 
lawen iawn, ti ferch Seion ; a chrechwena, ha ferch Jerusalem; 
wele, dy frenin yn dyfod atat ; cyfiawn ac achubydd yw efe.*’ 

Yn bedwarydd — Barn. Salm lxxxix, 14. “Cyfiawnder a barn 
yw trigfa dy orsedd-fainc.” Deutcronomium xxxii, 4. “ Efe yw 
yGraig; perffaith yw ei weithred ; canys ei holl ffyrdd ydynt 
fam : Duw gwirionedd, ac heb anwiredd, cyfiawn ac uniawn yw 
efe.’* Salmix,7. “ Ond yr Arglwydd a bery yn dragywydd : 
efe a barotodd ei orsed’dfainc i farn.” Salm ix, 16. “ Adwaenir 
yr Arglwydd wrth y farn a wna.*’ 

Yn bummed — Trugaredd. Salm lxxxix, 14. “ Trugaredd a 

gwirioncdd n ragflaenant dy wyneb.*’ F.xodus xxxiv, 6. “ A’r 
Arglwydd a aeth heibio o’i flaen ef, ac a lefodd, Jehofa, Jehofa, y 
Duw trugarog a grasîawn.” Nehemiah ix, 17. “ Etto ti ydwyt 

Dduw parod i faddeu, graslawn, a thrugarog. ,, 

Ac yn chwechfed — Gwirionedd. Salm lxxxiv, 14. “ Trugaredd 
a gwirionedd a ragflaenant dy wyneb.*’ Exodus xxxiv, 6. 
i‘ Hwyrfrydig i ddig, ac aml o drugaredd a gwirionedd. ,, Deuter- 
onomium xxxii, 4. “ Efe yw y Graig; perffaith yw ei weithred ; 
canys ei holl ffyrdd ydynt farn : Duw gwirionedd, ac heb anwir- 
edd, cyfiawn ac uniawn yw efe.” Salm xxxi, 5. “ I’th law y 

gorchymynaf fy ysbryd ; gwaredaist fi, 0 Arglwydd Dduw y 
gwirionedd. ,, 

Gyda ycliydig o adfyfyriad gellir gweled, fod y meddylddrych 
o fodoliaeth y priodoleddau hyn yn y Duwdod yn anghenrheidiol 
er galluogi unrhyw fod rhesymol i weithredu ffydd ynddo ef; o 
lierwydd heb y meddylddrych o fodoliaeth y priofloleddau hyn yn 
y Duwdod, ni allai dynion weithredu ffydd ynddo i fywyd ac 
lachawdwriaeth ; gan weled mai heb y wybodaeth o bob peth, ni 
allasai Duw acliub unrhyw gyfran o’i greaduriaid ; o herwydd 
trwy y wybodaeth sydd ganddo ef o bob peth, o’r dechreu i’r 
diwedd,y mae yn cael ei alluogi i roddi y dealltwriaelh hwnw i’w 
greaduriaid, trwy yr hwn y gwneir hwynt yn gyfranogion o fywyd 
tragywyddol ; ac^ni bai fod y meddylddrych yn bodoli yn raedd- 
yliau dynion, fod Duw yn meddu pob gwybodaeth, ni fuasai yn 
bosibl iddynt weithredu ffydd ynddo ef. 

Ac nid yw yn llai anghenrheidiol fod gan ddyniou y meddyl- 
ddrych o’r briodoledd o allu yn y Duwdod ; o herwydd oni bai 
/od gan DJuw allu dros bob peth, a’i fod yn alluog trwy ei allu i 



100 


rDOORN 9EÎON. 


iywodraetha poh peth, a thrwy hyny waredu ei greaduriaid ag 
sydd yn yraddiried ynddo ef, rhag gallu pob bodau a allent yra- 
geisio eu dinystrio, pa un bynag ai yn y nefoedd, ar y ddaear, neu 
yn uffern, ni allasai dyniou gael en hachub. Ond tra fyddo y 
meddylddrych o fodoliaeth y briodoledd hon wedi ei phlanu yn y 
raeddwl, teimla dynion fel pe na byddai ganddynt ddim i’w ofni, 
y rlìai sydd yn ymddiried \tj Nuw, gan gredu fod ganddo ef allu 
i achub pawb sydd yn dyfod ato hyd yr eithaf. 

ÌNIae yn anghenrlieidiol hefyd, raewn trefn î weithredu ffydd 
yn Nuw i fywyd ac iachawdwriaeth, fod gan ddynion y meddyl- 
ddrych o fodoìiaeth y briodoledd o gyfiawnder ynddo ; o herwydd 
heb y meddylddrych o fodoìiaeth y briodoledd hon yn y Duwdod, 
ni allai dynion gael ymddiried digonol i roddi eu hunain o dan ei 
arweiniad a'i gyfarwyddyd; o herwydd Ilenwid hwynt ag ofn ac 
ammheuaeth, rhng i farnwr yr holl ddaear beidio gwneyd yn 
iawn; ac felly, gwnai ofn neu ammheuaeth, yn bodoli yn y 
meddwl, rwystro y posiblrwydd o weithrediad ffydd ynddo ef er 
bywyd ac iachawdwriaeth. Ond wedi i’r meddylddrych o fodol- 
iaeth y briodoledd o gyfiawnder yn y Duwdod, gael ei blanu yn 
deg yn y raeddwl, nid yw yn rhoi lle i ammheuaeth fyned i’r 
galon, a galluogir y meddwl i dafiu ei hun ar yr Hollalluog heb 
ofn ac beb ammhenaeth, a chyda’r ymddiried mwyaf diysgog, gan 
gredu y gweithreda barnwr yr holl ddaear yn nniawn. 

Mae hefyd o gymmaint pwys fod gan ddynion y meddylddrych 
o’r briodoledd o farn yn Nuw, fel y gallont weithredu ffydd ynddo 
er bywyd ac iachawdwriaeth ; o herwydd heb y meddylddrych o 
j'odoliaeth y briodoledd hon yn y Duv\dod, byddai yn anmhosibl 
i ddynion weithredu ffydd ynddo ef er bywyd ac iachawdwriaeth, 
gan weled mai trwy weithrediad y briodoledd hon y mae’r ffydd- 
lawn yn Nghrist Iesu yn cael eu gwaredu allan o ddwylaw y rhai 
byny sydd yn ceisio eu diuystrio; o herwydd pe na ddeuai Duw 
allan mewn barn gyfiym yn erbyn gweithredwyr anwiredd a 
galluoedd y tywylluch, ni allai ei saint ef gael eu hachub; o her- 
wydd trwy farn y mae’r Arglwydd yn gwaredu ei saint allan o 
ddwylaw eu gelynion, a’r sawl sydd yn gwrthod efengyl ein Har- 
glwydd Iesu Grist. Ond nid cynt y mae’r meddylddrych o fodol- 
iaeth y briodoledd hon yn cael ei hlaim yn meddyliau dynion, 
Jiag y mae yn rhoi gallu i’r meddwl er gweithredu ffydd ac 
ymddiried yn Nuw, a galluogir hwyut trwy ffydd i ddal gafael ar 



CDGORN SEION. 


»01 

yr adíewidion a osodir o’u biaen, a rhydio trwy yr holi lielliulon 
a>r trallodion sydd yu agored i’w cyfarfod o achos vr eriidigaetli 
oddiwrth y sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufyddhau 
i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, gan gredu y daw yr Ar- 
glwydd mewn pryd allan mewn barn gyflym yn erbyn eu gelyn- 
ion, ac y cânt eu tori ymaith o’i íiaen ef, ac y bydd iddo yu ei 
atnser da ei hun eu dwyn bwythau ymaith yn goncwerwyr, a mwy 
nâ choncwerwyr yn mhob peth. 

Ac etto, y mae yr un mor bwysig fod gan ddynion y meddyl- 
ddrych o fodoliaeth y briodoledd o drugaredd yu y Dundod, 
mewn trefu i weithredu ffydd ynddo ef er bywyd ac iachawdwr- 
iaeth ; o herwydd heb y tneddylddrych o fodoliaetli y briodoledd 
hon yn y Duwdod, byddai i ysbrydoedd y saint lesgáu yn nghanol 
y trallodion, y blinderau, a’r erlidigaethau sydd ganddyut i 
ddyoddef yn aclios cyfiawnder. Ond pan fyddo y meddylddrych 
o fodoliaeth y briodoledd lion unnaith wedi ei sefydlu yn y 
meddwl, y mae yn rlioi bywyd a nerth i ysbrydoedd y saint, gau 
gredu y bydd i drugaredd Duw gael ei dywallt arnyntyn ngiianol 
eu trallodau, ac y trugarha ef wrthynt yn eu dyoddefiadau, ac y 
liydd i drugaredd Duw gydio gafael ynddynt a’u sicrhan yn 
mreîcliiau ei gariad, fel y derbyniont wobr gyflawn am eu 'ioll 
ddyoddefiadau. 

Ac yn ddineddaf, ond nid yn ilai pwysig er gweithredu ffy.id 
yn Nuw, ÿw y meddylddrych o fodoliaeth y briodoledd o wirion- 
edd ynddo; o herwydd heb y meddylddrych o fodoliaeth y briod- 
oledd hon, ni fyddai gan feddwl dyn ddim ar ba un y galiai 
orphwys gyda sìcrwydd — byddai y cyfan yn ddyryswch ac am- 
mheuaeth. Ond gyda'r meddylddrych o fodoliaeth y briodoledd 
hon yn y Duwáod yn y meddwl, y mae’r lioll addysgiadau, cyfar- 
nyddiadau, addewidion, a’r bendithion yn dyfod yn liethau syl- 
weddol, ac y mae’r meddwl yn cael ei alluogi i ddal gafael 
ynddynt gyda sicrwydd ac ymddiried, gan gredu fodypethau hyn, 
a Phob peth a ddywedodd Dunr, i gael eu cyflawni yn eu hamser; 
a bod yr holl felldithion, bygythiadau, a'r barnedigaetbau, a 
gyhoeddwyd ar benau yr anghyfiawnion, i gael eu gweinyddu yu 
amser Du» : ac o herwydd ei wirionedd a’i eirwiredd ef, mae y 
rneddwl yn canfod ei waredigaeth a’i iacbawdwriaeth megys 
yu sier. 

Gadewch i’r meddwl unwaith adfyfyrio yu bwyllog a difrifol 



102 


tDGOR*. S£ ION. 


ar y meddylddrychau o fodoliaeth y priodoleddau rhag-grybwyll- 
edig yn y Duwdod, a gwelir, mor bell ag y mae ei hriodoleddau 
yn dal cyssylltiad, fod sylfaen safadwy wedi ei gosod er gweith- 
redu ffydd ynddo ef er bywyd ac iachawdwriaeth. O herwydd 
gan fod Duw yn meddu y briodoledd o wybodaeth, gall wneulhur 
yn adnabyddus i’w saint bob peth anghenrheidiol er eu hiach- 
awdwriaeth ; a chan ei fod yn meddu y briodoledd o allu, mae yn 
alluog drwy hyny i’w gwaredu oddiwrth allu pob gelyniou ; a 
chan weled, hef'yd, fod cyfiawnder yn briodoledd o’r Duwdod, 
3 *mddvga tuag atynt ar yr egwyddor o gyfiawnder ac uniondeb, a 
rhoddir idd^’nt wobr gyfiawn am eu holl flinderau a'u dyoddef- 
ìadau o acho9 y gwirionedd. A chan fod barn yn briodoledd o’r 
Duwdod hefyd, gall ei saint feddu yr ymddiried rnwyaf diysgog 
y cânt mewn amser cyfaddas waredigaeth gytlawn o ddwylaw eu 
holl elynion, a buddugoliaeth drwyadl ar bawb fu yn ceisio eu 
niweidio a'u dystrywio. A chan fod trugaredd hefyd yn briodol- 
edd o’r Duwdod, gall ei saint feddu ymddiried y caiff ei weithredu 
tuag atynt hwy, a thrwy weithrediad y briudoledd hono tuag atynt 
hwy, bydd cysur a dyddanwch yn cael eu gweiuyddu iddynt yn 
helaeth, yn nghanol eu boll flinderau a’u helbulon. Ac, )n 
ddiweddaf, gan wybod fod gwirionedd yn briodoledd o’r Duwdod, 
mae’r meddwl yn cael ei arwaiu i orfoleddu yn nghanol ei holl 
dreialon a'i demtasiynau, mewn gobaith o’r gogoniaut hwnw a 
ddygir yn nadguddiad lesu Grist, ac yn ngolwg y goron hono a 
osodir ar beuau y saint yn y dydd y cyfrano yr Arglwydd 
wobrwyon iddynt, ac mewn dysgwyliad o’r pwys tragy wyddol o 
ogoniant a addawodd yr Arglwydd dywallt arnynt, pau y dwg efe 
hwynt i ganol ei orseddfainc i drigo yn ei wyddfod yu dragy- 
wyddol. 

Mewn golwg, ynte, o fodoliaelh y priodoleddau hyn, gall 
ffydd v saint ddyfod yn rbyfeddol o gryf, yu llawn cyfiawnder er 
ìnawl a gogouiant i Dduw, a gall ymorchestu ei dylauwad galluog 
wnh chwilio am ddoethineb a dealltwriaeth, nes y byddo wedi 
cael gwybodaetli o bob peth perthynol i fywyd ac iachawd- 
wriaeth. 

Y fat.i, ynte, yw y sylfaen sydd wedi ei gosod, trwy ddadgudd- 
iad o briodoleddau Duw, er gweithredu ffydd ynddo er bywyd ac 
iachawdwriaeth ; a chan weled mui priodoleddau y Duwdod yw y 
rhai hyn, eu bud yn anghyfuewidiol — yr un ddoe, heddyw, ac ya 



CDCORN SEION. 


103 


dragywydd — yr hyn sydtl yn rhoddi i feddyliau Saint y Dyddiau 
DiueddaJ'yr un gallu ac awdurdod i weithredu ffydd yn Nuw, ag 
a feddai Saint y dyddiau gynt; fel ag y mae’r holl aaint yn y 
peth hyn, wedi bod, yn bod, a pharhaut i fod yn debyg byd 
ddiwedd amser; o herwydd nid yw Duw yn cyfnewid, o ganlyniad 
mae ei briodoleddau a’i gymmeriad yn parliau yr un fath dros 
byth, A chan mai trwy ddadguddiad y rhai hyn y mae sylfaen 
wedi ei gosod er gweithredu Oydd yn Nuw i fywyd ac iachawd- 
wriaeth, mae y sylfaen, o gaulyuiad, er gweilhredu ffydd wedi bod, 
yn bod, ac i barhau byth i fod yr un; fel ag y mae paub wedi 
caeî, ac i gael, braint gyfartal. 

DARLITH V. 

Yn ein darlithiau blaenorol sylwasom ar fodoliaeth, cymmer- 
$ad, perffeithderau, a phriodoleddau Duw. Yr hyn a feddyliun 
wrth berfleithderau y w, y perffeithderau sydd yn perthyn i holl 
briodoledJau ei natur. Cawn lefaru, yn y ddarlith hon, am y 
Duwdod — yr ydym yn ineddwl y Tad, Mab, ac Ysbryd Glân. 

Y mae dau berson ag sydd yn cyfansoddi y gallu mawr, digy- 
ffelyb, llywodraethol, a guruchel, dros bob peth — trwy y rhai y 
crewyd ac y gwnaetliwyd pob peth, a'r a grewyd ac a wnaethwyd, 
pa uu bynag ai gweledig ai anweledig — pa un bynag ai yn y 
nefoedd, ar y ddaear, neu yu y ddaear, odditan y ddaear, neu 
trwy y gwagle aunherfynol. Hwyut-hwy yw y Tad a'r Mab— 
mae y Tad yn berson o ysbryd, gogoniant, a gallu, yn meddu pob 
perffeitlirwydd a chyflawnder — mae y Mab, yr hwn sydd yn 
mynwes y Tad, person o dabernacl, wedi ei wneuthur Deu ei 
luuio yn debyg i ddvn, neu yn null a delw dyn, neu yn hytrach 
liuniwyd dyn yn ol eì lun a’i ddelw ef; mae efe hefyd yn wir 
lun a delw person y Tad, yn rneddu holl gytíawnder y Tad, neu 
yr un cyflawnder gyda’r Tad; wedi ei genedlu o hono, a’i ordeinio 
er cyn seiliad y byd i fod yn iawn dros becbodau y sawl a gredai 
yu ei enw, a gelwir ef yn Fab o herwydd y cnawd — ac ymostyng- 
odd mewn dyoddefiadau yn îs nag y gallai dyn ddyoddef ; neu, 
mewn geiriau ereill, dyoddefodd ddyoddefiadau mwy, a gosodwyd 
ef yn agored i wrtbwynebiadau mwy pwerus nag y gallai un dyn 
fod. Ond er hyny oll, cadwodd gyfraith Duw, ac arosodd heb 
bechod, gan ddangos trw’y hyny ei fod yn ngallu dyn i gadw y 



1 04 


V DGORN SEION. 


gyfraìth ac aros hefyd heb bechod ; ac hefyd, mai trwyddo ef y 
gallai barn gyfiawn ddyfod ar bob cnawd, ac fel y buasai ibawb 
ìia rodient yn ol cyfraith Duw, gael eu condemnio yn gyfiawn 
gan y gyfraith, ac i fod heb un esgus dros eu pechodau. Ac efe 
yn uaig-anedig y Tad, yn llawn gras a gwirionedd, ac wedi gorcli- 
fygu, a ddcrbyniodd gyflawnder o ogouiant y Tad—gan feddu yr 
un nieddwl gyda’r Tud, yr liwu feddwl yw yr Ysbryd Glân, ag 
sydd yn dwyn tystiolaeth o’r Tad a’r Mab, a’r tri hyn un ydynt; 
iicu, tnewn geiriau ereill, mne y tri hyn yn cyfansoddi y gallu 
inawr, digyííelyb, llywodraethol, a goruchel dros bob peth ; irwy 
V rhai y crewyd ac y gwnaethwyd pob peth, a’r a grewyd ac a 
wnaethwyd, a’r tri hyn sydd yn eyfausoddi y Duwdod, ac uu 
ydyntj mae y Tad a’r Mab yn meddu yr un meddwl, yr un 
doethineb, gogoniant, gallu, a chyílawnder — yn llanw oll yn oll; 
y Mab wedi ei lanw â chyflawnder o’r meddwl, gogoniant, a 
gallu; neu, mewn geiriau ereill, ag ysbryd, gogoniant, a gallu y 
Tad — yn meddu pob gwybodaeth a gogoniant, a'r un deyrnas — 
yu eistedd ar ddeheulaw y gallu, ar wir lun a delw y Tad, yn 
gyfryngwr dros ddyn — wedi ei Ianw â chyflawnder meddwl y Tad; 
neu, mewn geiriau ereill, ag ysbryd y Tad, yr hwn ysbryd a 
dywelltir i waered ar bawb a gredant yn ei enw ac a gadwant 
ei orchymynion ; a’r holl rai hyny a gadwant ei orchymynion a 
gynuyddant o ras i ras, a deuant yn etifeddion o deyrnas nefoedd» 
a chyd-etifeddion ag lesu Grist; yn raeddu yr un meddwl, wedi 
eu cyfnewid i’r un llun a delw, hyd y nod ei wir lun Ef sydd yu 
îlanw oll yu oll; wedi eu llanw â chyflawnder ei ogoniant, a 
dyfod yn un ynddo ef, megys y mae’r Tad, Mab, ac Y’sbryd Gláu 
yn un. 

Oddiwrth yr hanes blaenorol am y Duwdod, yr hwn a roddir 
yn ei ddadguddiadau, mae y saint wedi gosod sylfaen safadwy er 
gweithredu fTydd i fywyd ac iacliawdwriaeth, trwy iawn a chyf- 
ryngdod lesu Grist; trwy waed yr hwn y maent yn cael maddeu- 
ant pechodau, ac hefyd wobr sicr wedi ei thrysori iddynt yn y 
nefoedd, hyd y nod o gyfranogi o gyílawnder y Tad a’r Mab trwy 
yr Ysbryd. Megys y mae’r Mab yn cyfranogi o gyflawnder y 
Tad trwy yr Ysbryd, felly y mae’r saint, trwy yr un Y'sbryd, i fod 
yn gyfranogion o’r un cytìawnder, i fwynhau yr un gogoniant ; o 
herwydd megys y mae’r Tad a’r Mab yn un, felly, mewn cyffelyb 
íodd, y mae’r suint i fod yu un ynddynt bwy. Trwy gariad y 



TTDOORN SEtON. 


105 


Tad, cv*rvngdod Iesu Grist,a da«vn yr Ysbryd Glan, y maent 
hwy i fod yn etifeddion i Dduw, a cbyd-etifeddion ag íesu 
Grist. 


LLYTHYR ODDIWRTH CAFT. D. JONES AT Y 
LLYWYDD w. phillips. 

Glan yr A fon Wcrdd^ Hydrcf 12, 1819. 
Anwvl Frawd Phíllips,— Oddirhwng megys cawodydd, gan 
amlder a phwysigrwydd goruchwylion, cipiaf yr adeg, ganol nos, 
i’ch anerch, ie, o eithafìon yr anialwch pellenig liwn. Ac er fod 
ein pellder lleawl yn cynnyddu yn barhaus, etto nid yw hyny, na 
dim arall a’m cyfarfydda ar y daith hirfaith a hynod hon, yu 
dyeithrio fy meddyliau, fy serchiadau, na’m gweddian oddiwrth- 
ych chwí, oddiwrth fy anwyl frodyr ereill yii yr offeiriadaeth — y 
Saint hynaws — plant fy ngheuediiad i yn Nghrist Iesu, nac yn 
gwneyd i mi anghofio gwiullan fy Arglwydd, gardd fy mhlaniad 
a’m diadell yn Nghymru. 

Heddychol yw’m cydwybod er pan eich gadewais, o herwydd 
pob athrawiaeth a bregethais, pob dyscyblaeth a weinyddais, a 
phob trefniad a sefydlais cyn eich gadael, a bennyddiol weddiaf 
am i'r Duw a bia y winllan ofalu am dani yn mliob peth. Cyf- 
) wynais y Saint yn ddífrifol i ofal eu gwahanol lywyddion,a 
dysgais a chyhoeddais eu dyledswyddau iddynt, fel nad rhaid 
iddynt yn anwybodus eu cylch-arwain ar gyfeiliorn ; a mawr y 
fraint, ufnadwy y cyfrifoldeb! dwys yw’r ystyriaeth — dethelwyd 
chwithau a’ch cynghorwyr yn wylwyr drosyr oll yna. O, cofiwch 
fy nghynghorion, dilynwch fy esiainpl i, megys ag y dilynais 
innau athrawiaeth iachus ein Harglwydd Iesu Grist. Byddwch 
) n esiampl i’r Saint mewn gostyngeiddrwydd, addfwynder, amyn- 
edd, cariad, a phob ffrwythau duwioldeb ; fel, pan y byddoch 
chwithau mor agos i’r brif gorlan ddaearol ag yr wyf fi. y bydd 
yn hoff genych edrych yn ol ar eicli gwaith, ac yn llawenydd 
genych feddwl am roddi i fyny eich cyfrif. O, mor hyfryd yw 
genyf yn awr feddwl am fy ymdrechiadau ddydd a nos tra yna, 
er fy inud yn fy nghorff yn beunyddiol deimlo arteithiau a 
phoenau a achosodd hyny i mi. 

Nid wyf yn teimlo mor ofnog am yr achos yna ar ol eieh 



106 


TDOORN SEION. 


padael, ag y tybiais gynt y teimlwn ; yr achoi o hyny yw, © her- 
wydd y gwn fod Duw gyda chwi etto, a’i Yëbryd yn eich tywya 
yn ol eich dytnuniad arno ; a mynych y cawn ninnau yma genad 
fer a melys odiaeth oddiwrthych gyda chyflymdra y meddwl, a 
chyda llythyr-gerbyd na ŵyr y byd ddim am dano ; eilhr ein 
Tad, ar ein cais, a ddyweda i ni eich hynt ! 

Dichon eich bod chwi yna yn meddwl ein bod ar ben ein taith 
cyn hyn ; eithr yr achosion penaf a’n cadwodd yn hwy nâ'r rhai 
a aethunt o’n blaen ydynt, o herwydd fod cymmaint o wlawogydd 
ar y 3U0 o filltiroedd blaenaf ein taith, fel yr oedd yn anhawdd 
teithio o herwydd bod olwynion y pedrolfeni yn suddo yn ddw fn 
iawn weithiau i’r llaid ; hefyd, wedi ein dyfod i*r ucheldir yr 
oedd, ac y mae y borfa yn brin iawn i*r anifeiliaid; ac nid 
rhyfedd hyn, pan yr ystyrioch ddarfod i o chwech i saith mil o 
bedrolfeni, bob un yn cael eu tynu gan o dair i cbwech iau o 
ychain, heblaw rhai miloedd o wartheg, defaid, mulod, a cheffylau, 
basio ar hyd y fl'ordd hon yn ystod yr haf hwn tua pharadwys y 
Saint a gwlad yr aur; difa y rhai hyn lawer o borfa, ond be\h pe 
gwelech at hyny yr holl filoedd o buflaloes, antelopes, elks, &c., 
ag sydd yn perchenogi, gan lwm-bori, yr anialwch a’r crasdir 
anial a hirfaith hwn ; parodd hyn, ac ystyriaethau ereill, i ni 
ymbwyllo, a boddloni pe teithiem oud o ddeg i ddeuddeg milltir 
y dydd, a phrofwyd i’n hoddlonrwydd cyn hyn, mai dyma yr unig 
ffordd ag y gallasem gyrhaedd pen ein taith. Nid oes neraawr 
ddiwrnod a’r nad y’m yn canfod ysgerbydau ychain y rhai a 
aethant o’n blaen, ar ymylau yr heol, yn gofadail o’u ffolineb yn 
teitbio yn rhy gytìym ar ddechreu taith mor faith â hon. Nid 
íellv y mae gyda ni, na’r Saint ereilJ, diolch i'r Duw a’n cynnal- 
iodd, tra y gadawa ereill eu hanifeiliaid, eu pedrolfeni, a gwertli 
miloedd o ddolars o’u nw yddau ar hyd y ffordd, galluogir ni, trwy 
feudith Duw, i ymlwybro yn mlaen yn gysson a chysurus, er \a 
araf; a thra y canfyddwn fedJau ereill yn aml ar hyd ochr y 
ffordd, bydd yn llawenydd a thestun diolch genych fel ninnau, 
nad oes neb wedi marw yn ein gwersyll er pau y cychwynasom o 
Council Bluffs, na nemawr o afiechyd. Yr y’m ar y daith hon 
weithian ers dros dri mis, ac wedi teithio 863^ o filltiroedd, wedi 
esgyn i’r entrych uwclilaw y mòr dros 7000 o droedfeddi ; ac o’r 
braidd yn ddiarwybod, cawn ein hunain wedi ein hamgylchynti ar 
bob llaw braidd á chopäau eiryawg y mynyddoedd creiglyd, pa 



t’POÖR* SEIOS. 


ìor 

taì yn oesawl a breswyliant y cymylau gwynion. O, olvgfeydtl 
ntàwreddig!! Rlty anltawdd eu desgritio. Y mae rhyngotn ì 
Dtffryö y I.lyn Halen etto 164 o filltiroedd; etto hyderwn gael 
peu y daith lion o hyn i ben y pymtheg diwrnod, gyda bendith 
ein Duw. 0, henffych, ddedwydd ddydd ! Y niae yr holl 
Gymry ag sydd gyda mi ynta, yn byw megys ag y gweddai i 
Saint, yn cydnabod Duw yu eu holl ffyrdd, ac yn ei foü foreu » 
liwyr am eu gwaredu byd yn hyn o gaethiwed Babilon erlidgar, 
ues yr adleisia eu lleisiau peraidd ac ungord yn y talpiawg 
gteigiau o’n hamgylch, a braidd na chredem iddynt swyno á'u 
lleisiau soniarus y bleiddiaid a chwareuant tu allan i’n gwersyìi 
yn mrig yr hwyr, a'tt gwneyd hyd yn hyn mor ddiniwed i ni a'n 
diadell o ddefaid. Kr’s tuag wythnos yn ol, ymwisgodd nalur eu 
gwisg wen briodasol. fel pe i dderbyn trigolion newydd i agenau 
V myttyddoedd tragywyddol hytt, taenodd garpet gwyn o llaeu 
drws pob un tnewn noson, a thaenodd lianlcet wen eiryawg yn 
ysgafn dros ambell un a'r na o a’.odd am guu gorchudd ei wagen 
cyn y nos ! Penlyrodd yr eira rltwng y wageni, fel nas gwelswn 
arnbell gymmydog hyd yr hwyr; eithr nid yn ol prophwydol- 
iaethau ein gelynion y buom farw yn yreira y tro hwn. Hyfryd 
y tywynodd yr haul yr ail foreu ! Buan y newidiodd y ddaeareu 
ei gwisg, ac yn fuan gwelid o ddau i dri chant o wageni yn rhestr 
fawreddig yn dringo y rhiwiau serth dan ganu caniadau Seion, au 
yn gwersyllu yr ltwyr dan wên gochrudd haul y gorllewinfyd. 
Anfonodd y Saint o'r Dyffryn dros SO iau o ychain, dros 300 o 
fillliroedd i'n cyfarfod, a mawr y cynnorthwy y’nt i ni. Dyma 
gariad brawdol teilwng o’i efelychu, a dysgwyliwn ychwaneg bob 
dydd. Y mae pob newyddion a gawn o’r Dyffryn yn creu llaw- 
enydd i’n calouau. Buau y delo miloedd o hil Gomer ar eu hol 
i’r rhydd wlad hon. Mae y Saiut wedi ffurfio talaeth yn Cali- 
fornia o’r enw talaeth “ Deseret” (chwiliwch Lyfr Mormon am 
ystyr y gair!) ac wedi anfon deiseb at y Llywodraeth American- 
aidd am oruchwyliaeth i’r perwyl, yr hyn, os canialêir yn awr, a 
gyiiawna aml brophwydoliaeth ; megys, “Dy swyddogion fydd o 
honot dy hunan,” & c . ; “ Adferaf dy faruwyr megys cynt, a’tit 
gynghoriaid megys yn y dechreu.’’ Pryd hyn y bydd swyddwyr 
gwladwriaethol ysbrydoledig, ac heb hyn anmhosibl fod “ teyrnas 
Dduw’’ yn cael ei sefydlu yn gyllawn, a’i chyfreithiau eu gwein- 
yddu ar y ddaear. Mae pob peth yn gweithio er daioni i’r Saint 


I(ẃ 


UDGORN SEION. 


vn v diwedd, ac fe gai(T yr holl Udaear wybod byny cyn pen 
üawer o amser. 

Mae y Cymry yn rhoi i fyny gydag anhawsderau y daith non, 
nc yn dysgu gyru ychain yn well u i'm dysgwyliad, ac yn ennill 
clod gan holl wers\lloedd ereiil y Saint am eu trefnusrwydd, eu 
rhinweddau, a’u medrusrwydd, ac yu enwedig ant eu caim. 

Nid rhaid i mi helaethu llawer yma o pynghorion am beth«u a 
darpariadau gogyfer «í’r daith, i’r rhai a ddel ar ein hol, o herwydd 
yr wyf fi a’r Apostolion G. A. Smith ac E. T. Benson wedi 
ysgrifenu hyny yn fanwl iawn yn mhob peth at y Brawd Williain 
Morgans, yr hwn y w llywydd y aefydliad Cymreig yn Council 
Blulfs, gan ddymuno arno eu hanfon yna i’w cyhoedJi yn 1-dgorn 
Seion. Pä le mor bell y chwytha y brawd Davis yn ei Udgorn 
yn awr? Mae hiraetli ar fy nghalon am glywed ei lais; ni welais 
yr un er pan eich gwelais chwi. Anfonwoh i mi o leiaf 50 o bob 
rhifyn, gyda rhyw gyfie drwy law* y braw d Pratt. Gobeithiaf fc d 
y hrawd Davis yn cael y newyddiadur a gyhoedda O. Hyde yn 
Council Blufis, yn gysson, yn ol y gytundeb a wnaethum yno. 
Os daw y cyfarwyddiadau cyfeiriedig uchod i’ch llaw, cyìioedder 
hwynt yn yr Udgorn, fel y caffo y Saint ereill a'n dilyno ni 
wyhodaeth yn rfiad o’r hjn a brynasom ni ; sylwant yu fanwl 
arnynt, er eu lles. 

Nis gwn etto pa bryd y caf eich gweled chwi a'r Saint anwyl 
yna; ond gwn hyn, mai gwir ddymuniad fy ngiialon yw eich 
gweled olì gyda uii yn Seion. Iiiraethaf fwy-fwy yn barhaus am 
eich cyfeillachau, eich cyrddau eglwysig, a’r cymmanfaoedd 
gwlithog a gawsom. 

Gofidia rhai o’r Saint o herwydd ddarfod i’r Cholera Morbus 
gipio ymaith gynnifer o’n brodyr a'n chwiorydd hynaws, ar ein 
taitli o St. Louis i Council Bluffs, rhag of:i y gwrthddylanwada 
hyny yn erbyn achos Duw yn Nghymru, ac y rhwystra i’w per- 
thynasau a’u cyfeillion anwyl eu dilyn; eithr meddaf fi, felJob 
gynt, â chydwybod ddirwystr, “Yr Arglwydd a roddodJ, a’r 
Arglwydd a gymraerodd yraaith; hendigedig fo euw yr Ar- 
glwydd,” — nad pa mor boenus oedd i’m teimladau o dan yr 
amgylchiadau, i angeu yn gerth grafangu fy anwyliaid o'in 
rnynwes; ac ofnaf fod gan erlidwyr y Saint yn Nghymru anghen- 
Tbeidiach gorchwyl yn nes adref, nâ gosod dim yn ynfyd yn 
eibyn crefydd Crist, o herwydd marwolaeth ei Saint Ef. 


rnooRy- seion. 


109 


O harthej i’r ymfadiad o Gymru yma, dywedaf ettn, megys ag 
yr y^grifenais or blaen, Deuwch un — O, na ailech ddyfod oll ar 
frys. Agorwch y pyrth, cyhoeddwch gaethion Babilon oll \n 
rhydd i ddyfod i Seioni etto mewn Crefn ; nid trwv tToedigaetli 
am ennyd etto. Er hyny, pawh a allo feddu o £7 i £K yn ei 
logell i gychwyn, cynghorwch i ddyfod hyd Council BlulTs, Ue y 
cyfurfydda â brodyr a chwiorydd Cymreig a charuaidd, Ä’a 
breichiau ar led i’w dderbyn a’i gyfarwyddo, os nad alla ddod hyd 
y flbrdd heb aros. Wrth ddweyd hyn, nid wyf yn amcanu i chwi 
niweidio gwinllan Duw, drwy yru ymaith onnod o'r Uufurwyr ar 
unwaith, ond hyn hefyd mewn trefn. Deued Uongaid ar unwaith, 
a dewiswch saitli o lienuriuid dewr a flfyddlon i fod yn gynghor 
yn eu plith, pa rai a fyddant o un galon ac un feddwl, i’w cadw 
oll o balfau y diafol, canys temtir hwynt yn ddiau yn waeth a 
niil mwy nag yn Nghymru. Nid oes ond dydd y prawf a brofa y 
llafur, y gofid, a’r lludded a gefais i’w cadw oll rh.ig y bleiddinid 
hyd yma, • .* • • 

(ì barthed i’r cyfoethogion a dalant gost tylodion drosndd, 
darparant en calonau i faddeu iddynt y cyfan,os ad-dalant iddynt 
atigharedigrwydd yn ol er y cyfan; etto, na ddiíTygiant yn gwneyd 
daioni, canys mwy fydd eu gwobr gan Dduw. CailT yr henuriai 1 
lonaid eu breiehiau i arwain y cyfan yma a broffesant bob Ifydd- 
londeb cyn cvchwyn,etto ymdreehant fwyfwy. O, mor werthfawr 
yw Ysbryd Duw ar y daith hon er meithrin undeb a chariad, a 
rhwystro grwgnach ; heb liyn ni allai angel arwain cwmni dros- 
odd. debygaf. Gweddiwch bennydd am fwy o hono. 

Nid yw fy iechyd etto cystal ag y dymunwn o lawer, na chystal 
yn yr wytbnosau diweddaf ag y bu; ac os yw bosibl, dau bwys y 
gorlwyth hwn,i undyn wella, dymunwn ran yn ngweddiau fy 
mrodyr hynaws a’r Saint anwyî, am uerth yn ol y dydd i’w gwas- 
nnaethu yn barhaus. 

Anerchwch fi a’m gwraig, a’r holl Saint yma, at eich gwraig 
anwvl a’ch teulu, a’ch cyughorwyr. Byddwch un o galon. 

Anerchwch fi yn serchus at gynghor a Saint Merthyr, Dowlais, 
Aberdâr, Hirwaen, Sir Fynwy, &c. : ond beth wnaf yn dechreu 
enwi, megys plant fy ymysgaroedd y caraf yr oll yn ddieithriad. 
Y' Duw grasol a’u bendilhio, ac a’u hachubo i fywyd tragy- 
wyddol. 

Anerchwch fì at iywyddion ffyddlawn y cynnadleddoedd, a’r 



1 10 


t;rooRN äeîoît. 


üangenno. Cufiont fy nghynphorion iJ-lynt yn y gyrmnnnfá 
üdiweJdaf, a phob amser, a’r hyn 3 gyhoeddait. 

Anerchuch fi yn gnruaidd at yr holl Saint, yr hyn yw yr oll a 
allaf ddweyd wrthynt yn awr mor bell nridiwrthynt, pan daer erfyn 
nrnynt, fel ped erfyniai Dtiw arnynt drwof fi, ar iddynt, r» rawyn 
eu honeidiao eu hunain, ymogweddu yn ol duwioldt h yn mhnh 
peih, fel na ddirmyger yr enw tra gogoneddua a pymmt»ra«a t 
arnynt eu hunain, nr wrandaw o honynt ar pynghorion yr offeir- 
iadit- ih, gweddio Duw, a byw yn garíNÔua, gonest, diwair, a 
diddrwg; canys felly y cAnt fynedfa helacth i mewn i drjgy. 
wyddol orphwy.sfa eu Duw. 

Weilhiun, Saint unwyl, ffnrwel i chwi oll am ennyd, er fnd 
genyf fwy o bethau i’w traethu nag y gnllaf yn nwr odd : yma. 
Yr Arglwydd graaol a’cb bendithio oll á’i Ysbryd yn helaeth, a'cli 
cadwo dan erlidiau, a’ch nertho metrn profedigaethau, ac a ch 
Hchubo oll yn ei deyrnas, yw taer wcddi 

Eich brawd, Ärc., 

D. Jones. 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

\. Pa fodd y mae egloro I Cor. vii, 4, — “ Canys y gwr digred 
a santoiddir trwy y wraig, a’r wraig ddigred a santeiddir trwy y 
gwr. Pe arogen, aílau yn ddiau fyddai eich plant ; eithr yn awr 
santaidd ydynt.’’ — T. P. 

Yn atcb i hyn, dyfynwn o’r Athrawiaethau a'r Cyfammodau 
dos. 74 : — “ Yn uwr, yn nyddiau yr apostolion yr oedd cyfraith yr 
enwaediad i’w chael yn mhlith yr holl Iuddewon nad oeddynt yn 
credu efengyl Iesu Grist. A dygwyddodd i ymrafael mawr gyf- 
odi yn mltlith y bobl ynghylch cyfraith yr enwaediad, o herwydd 
yr oedd y gwr digred yn chwennych enwaedu ar ei blant, a'u 
gwneyd yn ddarostyngedig i gyfraith Moses, yr hon gyfraith oedd 
wedi ei chyflawni. A dygwyddodd fod y plant a ddygid yn gaeth 
i gyfraith Mose», yn rhoddi coel i draddodiadau eu tadau, oc yn 
peidio credu efengyl Crist, trwy yr hyn yr oeddynt yn myned yn 
aílau; o ganlyniad, oblegid hyn yr ysgrifenodd yr apostol at yr 
eglwys, gan roddi iddynt orchymyn, nid oddiwrth Dduw, ond 
oddiwrtho ei hunan, am i gredadyn beidio ymuno ag anghred- 
«dyn, oddieithr i gyfraith M«»ses gael eu dileu yn eu plitb, fel y 


timORN *KtO*. 


III 


gnllo eu plnnt íiroíi yn ddipnwaedinj ; nc fcl y gellid diddrrmi y 
trnddodiad ng sydd yn dywedyd fod plnnt bychai:» yu afîan, o 
bcrwydd yr ocdd yn rohlith yr Tuddewon ; ond y roae plant bych- 
ain yn santaidd, wedi eu santeidJio trwy iawn Iesu Grist; a 
ùyma bctli inac yr y»grvthyrau*vn feddwl.’’ 

2. I*a sawl corwm o ddogau a thrugnin sydd yn perthyn i 
üglwy» Iesu Grist, yn y dyddiau hvn* — H*nry. 

Maent yn arorywiol iawn ; gwyddom fod rowy n\ deg ar hugain 
o honynt, a hod y swyddwyr svdd yn eu cyfansoddi o ddwy i dair 
roil mewn rhifedi. Mac y rhan fwyaf o honynt bt led y ddaear, 
yn llafurio dun gyfarwyddvd y deuddeg apostol, gwaith pa rai, yn 
nghyd â'r deg8u a thruu'air., yw pregethu i’r holl genedloedd, a 
bod yn dystion dros Dduw. Medda y degau n thrugain gyfran 
o r upostoliatilh, ond nid Ì gyromaiut o raddau &’r deuddeg. 


YR AIL EPISTOL CYFFREDINOL. 

Yr ydym o’r diwedd wedi derbyn yr Epistol cyfeiriedig, a*r achos 
na fuasem yn ei gael yn gyut yw, o herwydd rhyw ddiofalwch 
neii anfTyddlondeb yn y llvthyr-dai Americanaidd. Mae ei syl- 
wedd, y rhan fwyaf, wedi ei roddi genyra eisoes, a meddyliwn 
nad oes anchen ei gyhoeddi etto air yn ngair, gan fod ein lle mor 
fyr, a’r Epistol mor ddiweddar yn dyíod i law. O ganlyniad, 
dyfynwn ychydig bethau na sylwasoro amynt o’r blaen. 

4< Ar vr 28ain o Fedi, daeth pedwar-ar ddeg nen bymtheg o’r 
brodyr adref o wlnd yr aur, rhai o bonynt wedi eu diwallu yn 
weddol o’r roetel gwerthfawr, ac ereill, y rhai fuont glaf, a ddych- 
welasant raor wag â phan yr aethant yn y llong Brooklyn yn 
IBdfi. Fod digonedd o aur yn Nghalifornia Orllewinol sydd tu 
hwnt i aroraheuaeth, ond y roae Dyffryn y Sacraroento yn le 
afiachus; a gall y Saint ddefnyddio eu haroser yn well wrth godi 
llafur, ac adeiladu tai yn y gyramydogaeth, nag wrth gloddio am 
aur yn y Sacramento, os na fyddant yn cael cyngbor i hyny. 
Gwir ddefnydd aur yw at balmentu ystrydoedd, toi tai, a gwneyd 
dysgluu ceginaidd; ac wedi i’r Saint bregethu yr efengyl, codi 
llafur, ac adeiladu digon o ddinasoedd, gwna yr Arglwydd agor 
ffordd i gael aur er perffaith foddlonrwydd i’w bobl ; hyd hyny, 
na fydded iddynt fod yn rhy awyddus, oblegid y mae tryeorau y 



ìl* 


UDOOftN SBION. 


üJoear yn yttnrdj jr Arglwydl, a bydd iilüo L f agor «i Jdryfatt 
Y pryd a’r lle y myno efe.'* 

Mf«n perlhynns i Drysorfa Yinfudol y Tlodion, llefara yr 
Kpist<d fel y canly n : — 

“ Dymunnn i baw b ddenll fod y drysorfa hon yn harh Ara, §4 
b»d yw byth i gyfnowid yu ei dyben o gasg'u y tlodion i Seion, 
ira byddo SAÌnt i*%r ca*gln, os na fydd i’r Hwn sydd 4*i haal i 
lrwodrai’thu orchyrnyn yn wahanol. Gan hyny, g«lwn ar y 
I.lywydd Orson Ilyde a’r holl Saint, a'r holl cneidiau huelionus 
yn rohob m»n, i osod eu haur, eu lmrian, a'u banifeiliaid, gyda ui 
yu y dryaorfa burhuus hou, a chydweithredu ag Etgob Ilunter i 
fynu cyniniuiut o weddau ag a fo bosibl, yn burod at yrofudiad y 
gwanwyn nesaf, h bydded i’r tlodlon sydd i gael eu helpn, fyned i 
woitbio à'u ludl egni, a pbarotoi wugeni o goed at eu tuilh. Maa 
wageni felìy, heb ddim baiani, yn awr i w cael yn y Dyffryn, ag 
sydd wredi dyfod o'r taleitliiau, wcdi gancyd gwailh da; ac y maa 
dyfodiad wngeni yma wedi boj mor uml y tyinmor hwn, fel y 
niatuit yn rhud iawrn, a haiarn i raddau niewn cyflawnder. 

14 Mae y drysorfa barbaut hon i fod dun gyfarwyddyd neillduol 
y I.y wyddiaeth bob am».er; ac mor fuun ag y dychwelo K*gob 
llunter â’r unrhyw, ynghyd á’i Iwythi o Saint, i’r lle hwn, cniíî 
yr anifeiliaid a'r gweddau eu gwerihu yn y ffordd oreu, a danfonir 
y cynnyrch, ynghyd â’r hyn a allwn ui yehwanegu ato, yn uuion 
allan ar genadiatth arall ; ac yr y*>m am i chwi oll fod yti bar* d 
i’w derbyn ac ychwanegu »t y drysorfrt, ac felly y dytnunem ci 
thynnyddu o tlwyddyn i flwyddyn, hyd nes * pan enir cenedl 
luewn un dydd,' y gellir ei symud y dydd nesaf, os ewyllysia yr 
Arglwydd; gan hyny, cliwi dlodioii a rhai addfwyn y dduear, 
dyrchefwch eich penau, a gorfoleddwch yn Sanct Israel, oblegid 
mue eich gwarediguelh yn agosâu; ond yn eich Uawenydd bydd- 
uch yn amynedd'gar, o herwydd os ua fydd eich tro i ymfudo y 
flwyddyn g>utaf, nac byd y nod yr ail, fe ddaw, ac ui oeda, ot 
bydd y Saint sydd yu uitddu, mor bueliouus û'r rhai hyoy yu y 
dyffryn.** 

“ Alae pob aelod o gorwra y Deuddeg Apostol yn orucliwyliwr 
i gasglu y degnm, a rhoddiou tuug al y drysorfa barhaus at y m* 
fjdo y Saint lloUion ; a bydd pob casgliudau neu drysorfeydd 
f lly vn ddaro8lyngedig o hyd i’n hewyllys ni, a’n holl oruch» 
wylwyr yu ttwrop a ddunfouaut bob trysorfeydd feily i’u swyddfa 



roooRs %kios. Ht 

>ai ì.ire*poòl 1>ob etflo «llonel , n Jetbjnia yr HenutiaJ Ornoa 
HyUe roüJfon yn y Taleilhiai', Uiu.u ai y dry»orfa barhaua, ar ol 
i'u foruchtryliar ndael y lle hwnw \n y gwanwyn. 

“ Tra inao leyrnüM>oJJ, ll\ wodiutllmu, a Ihronau, yn ayrthio 
ae yn cyfodi; chayldrondau yn dilyn rhwyldrradBu ; a chenrd- 
locdd y d«laear yn cmoI en d\ mihwt lyd ; Ira mue plaau, heintioo, 
a newyn, yn rhodio nr led ; a ch<>r\« \oi, lAn, a daeargryn, yn 
• \ ho' ddi K«irioneJd prophwydoliaeth, — byJded i’r Sainl f«*d \ n 
Pyddlnwn h di«y«l yn rnh««b dy le«l»wyd«l, ae yn neillduol yrn. 
Jrecliu aefyll ni«*«n UeoeJJ JewUol, fel y gallonl ddysgwyl dyfoJ- 
iaJ Sancl Urael. \dyin, eich brodyr yu y cyfnmmod ncwydd, 

“ Hrigiiam Yocso, 

“ Hei<i:r C. Kimbai.l, 

“WlLLARD UlCIlAHDS.*' 

“ Dmai y l.l)ii Faar llnlrn. Ilrrf. 12, 1KID. 


CRYNODF.li O ÍIANES CYMMANFA GYFFREDINOÍ. 
YN MNAS Y LLYN HALEN. 

Ctnsaiiwyd y gyinmnnfii uchod ar y lifed a’r 7fed o Hydrrf 
di weddnf, pnn oedd yn brescnnol gomm y prif L\ «yddiactb, 
nmryw o gorwtu y Deud«leg Apoatoî, V l*alrÌMU*h, Ll\wyJdioelb 
yr ysl.ic, IJywyddiaelh c« rwm yr Archoffeiriaid, y r Uchel Cìyng- 
hor, n Thomns Hullock, ysgrifenydd y gymmanfa, ynghyd Â 
rhife«li mawr o nrchoffeiriaid, Jegau a thrtigHÌn, henurÌHÌd, &,c. 

Gwnaeth y Llywydd H. C. IÝimball rai sylwadHti rhag«»rol ar 
y pw>>fawrogrwydd o fod i"r Suinl g\ llawni yr addur.ed n wnaelh- 
ani y n nheml yr Arplwyd«l \ n Nutivoo, na fyddai iddynt laesu \n 
eu b_\ milierhiadau m*s casglu y llndion i r or| hwysla lonydd hoi» ; 
a r pwysfawrogrwydd o fod yr l.enuiiaid yn inyned á‘r eíengyl i'r 
gwahatiol genedloedd. Dilyuwyd el' ar yr un pwi»c gan yr Hcn* 
uriad John Taylor. 

Ynacyfododd Biigham Yonng, a rboddodd rai cyfarwyddiadau 
ynghylch gorphen y Howery, n dywedodil, Yr wyf yn trimio \n 
hiipus um y gysgodfa hon oddiwrth belydrau yr haul a gw\ntoedd 
y *:ttUHf. Teimlaf yn iach yn fy meddwl ; m«e ly nghaìon fel 
eeibyd Abinadab, \n llanil o lawetiydd. Yr wyf yn t:weled y 
Jyleuj gaiio y deyrnas i genedloedú yr «idaear. Üúu y Lobl byn» 



VII i nnn»* xp.mii, 

ar y rtfêD, vn bohl d«la, ac ymdrechaf wneyâ daioni Hdynl, a 
dtryn iachttwdwriaeth I holl úỳ Iarael, oblegid yr wyf am «reled 
Seion yn cael ei hadeiiadu.*' 

Wodl hyny tríolwyd Uawer o fateríoti pwyeip, a phrnderfynwyd 
ì podi tryaorfa i gnBRlu y Saint tlodion i’r Dyffryn. Apwyntiwyd 
amrywiol i fyned yn gonadun i Lloegr a’r gwahanol wlcdvdd 
Kwro|n<idd. Penderfynwyd fod pob dyn, nmr bell ag y bo bonibl, 
1 eefydlu oi alwedigaeth yn y Dyffryn ; ac, fel dechreuad, dy- 
munwyd ar II. G. Sherwood i sefydlu pweithfa gwydr mor fuan 
ag y bo modd. Yna rheolciddiwyd Cwmpcinl Ciudo y Llyn 
Fawr Halen. 

Pleidleiawyd yn nnfrydol i ddal I fyny gorwm y príf Lyw. 
yddiaHh, corwm y Denddeg, John Smith fel patriarch yr holl 
• glwya, Willard Hichardt fel lianeaydd rglwyaig, Oraon Hyde fel 
llywydd corwra y Deuddeg Apottol, John Young, Heynolda Ca* 
hoon, a George B. Wallace fel lUwyddineth coram yr archoffeir- 
laid, Joaeph Yonng, Levl Hancocfc, Honry Merriroan, Z-ra 
Pulsifer, A. P. Rockwood, B. L. Clapp, a J. M. Grant fel prif 
lywyddiaelh holl gorwraau y dcgau u thrugain : ht*fyd,dal i fyny 
yr Uchel Gynghor, Uywyddiaeth yr yatdc, ac yn ddiweddaf, holl 
nwdurdodau yr eglwya trwy'r holl ívd. Yna apwyntfwyd amryw- 
iol o leoedd newyddion or ymsefydln ynddynt,fel y gaelir yn ein 
rhifvn am Chwefror. 

Wedi gwcinyddu y aacrnment, prrdnnwn dydd Sul, fel arferol, 
gan yr eagobion, cy fododd P. P. Pratt i ddweyd ei brofíati yn 
iicchreuad y gwaith, a’r amaer pan y aafai y pmphwyd Joseph 
Smith i fyny yn nghanol v gynnulleidf«i, a phwyntio allan trwy 
ddadguddind bob nn ag oedd i gael ei ordeinio i urdd Melcbisodec. 
Yna traddododd ddarlitli ar ddegwin ; a dango!>odd nad oedd 
yr egwyddor o ddegymu yn perthyn yn unig i’r eglwys neu'r bobl 
hyn, ond ei bod mnr hen â'r Beibl. Galinn ei gmeied vn amv»r 
Ahrara ; o herwydd pan y daliai efe allu y deyrnas, talai y 
ddegfed ran o bob peth a feddai. Hr cyflaani cyfraith y òegwm, 
rhaid i ddyn wneyd cyfrif uM holl l'eddÌHiinau, a’i osod gerbron yr 
osgob, a thalu iddo ef y ddegfed ; wedi degymp \r eiddo dcch- 
reuol unwaith, nid oes acho* ei diiegymu drachefn; oud y 
flwyddyn nesaf, rhaid iddo daiu y ddegfed o'i gynnyrch, a’r 
ddegfed o’i amser, o’i anifeiliaid, o'i arian,o’i tiwyddau, a’i grefflj 
a pha duefnydd hynag a wnawn o bono, eiti hciddo ui o byd 



rnaoiis «r.ios'. 


II* 

cíoti nid v w yr Arglwydd yn mvn»»d i*w c\nui)rryJ 
i‘r nefoodd.— IJeUr'Mld KraKtut Suow a Jolin Tnylor ar yr un 
l'wnr, a ihoifyuwyd y gymmAiifii trwy wcJdi gnn Willard Snow ; 
a chyn ymadaid, lirighnm Young a frudithiodd y bobì yn euw yr 
Arglnydd, ac ymadawyd inewn Uawenydd. 


COFMODlON CYNNADLEDDOL. 

CYNNADLBDD DDWYREINIOL MOROANWO. 

Cymmanfa y gynnadledd hon n gvnnali«yd yn Merthrr, m y 
7 ed o Fbrill, pryd v «ynnryrhlolwyd îLI «* R innrnnn. yu cvnn«\« 
2 o archoíTeiiiaid, I3tì o hriiuríaid, 90 o oíffiriaid, 10 1 o alhruaoii, 
a (»0 •» ddiaconiaid ; be<iyddiwyd, IfiN; toiwyd mUmii. , hu 
farw,*5; ymfudodd, 43 l'id-ryd llawrr o dd> tgei ii-icth gan y 
Llywydd Phillipt a’r hr»«d Dr. L. Richnnla, ac ereill, ynghylch 
anirywiol hethuu. Fwnderfy nwy»| rhyddhau y hr«»d J. l)u«í«o 
fod yn yagrifenydd l'r gyuinunfa h»>n, Migh\d A thr»»a G\iora, 
fel y gallo yu well iunw y an yddi o olyuydd a chvhoeddwr dr»*a 
yr Eglwya; a d**wi»wyd yr Henariud H» nry Kvani, o Sir (iaer- 
fyrddin, yn yagrifenydd i’r Llywydd Füillipa yn ei le. Cafwyd 
cyfarfodydd du. — NYilliam FhilJipa, llyw\dd ; Thomaa iiarríea, 
yagrifenydd. 

ÄIH FYNWY. 

Cynnaliwyd y gymmuufa hon ar v Mego Kbrill, yn Neuadd y 
Cwuiui, Penycae, pryd y o> uurychiolwyd 17 o gaugenau, y rhai 
a gynnwyaai 70 o heiiimaid, 30 o oiTeiriaul, 40 o aihrawon, a 22 
o ddiacouiaid; 47 wedi eu bedyddio; 2f» wedi eu tori aMun ; 4 
wedi marw,iic I wedi ymfudo ; oyfaurif yn bresennol, 68ti. Cyf- 
lwynwyd cangenau y Garnddiffuith a Hlaenafon, I Gynuadledd 
Sir Henffordd. Neülduwyd D. Jonea, Penycae, yn gofnodydd a 
dospiirthwr Myfrau yn y gynnadledd hon o hyn allan. (JaUyd 
amryw i wahanol swyddi. Neillduwyd hefyd yr henuriad Wil- 
liam Howells i lywyddu cangen Flower de-Luce. Treuliwyd y 
dydd bwn dan luwer o ddyddauwch yr Ysbryd Glàu. — Thomaa 
Giles, llywydd; D. Jones, ysgrifenydd. 

SIR GAHRFYRÜDIN. 

Cynnaliwyd oymmanfa cbwarterol y gynnadledd hon yn 
Nghapel y Suint, LlaueMi, ar y 14eg o Ebrill, prvd y cynnrych- 
wyd 17 o gangenau, yn cynnwys 6ô o henuríaid, 29 o off»*iriaid, 
28 o athrawou, a 16 o ddiacnniaid ; 76 wedi eu bedyddio, 18 wedi 
eu toii allan,ac un wedi rnarw, heblaw rhai wedi yuifudo; cyfan- 
gwm, 624. Cafwyd cyrotuanfa dra eîTeithiol, ac arwyddion 
gobeithiol iawn. Yr oedd yn bresennol arnrywiol o henuriaid o 
wahanol fanau, yn mhlith pa rai yr oedd y brodyr Dr. Levi 
Richards o America, Thoinas Pugli, Wni. Kvaus, Kvan Williams, 
&c. Cafwyd arcithiau gwre«»og a doeth trwy’r hoM gymniaufd, j 



ÎI6 




«ÌTsgoi liueth #*fl'*iihb»! **r ca larnhud a cliTinhorlh rr >1*11 «*T»f»i. 
•*vyr, yi» enwiiig yn y cynghor borru dydd Lluo. — Ilwnwii NYil- 
Ìjmiu», llywyJJ , l«aic Joura, \ u^rifuny -Jd. 

sm FON. 

Cuinnliwyd rvinnnu«í:i cl»vT*rl»*rol Sir Fon, vn Nuhfirrnarfon. 
ar y IJi'R o Fhrill, lle y cyunrychi'dwyd peJair o »;ai>K«Miaii, yn 
c?nn»y* I • > o hnniiríiiJ,tí o oir*irini<l, I aiiiran , ac I «liacon ; 
3 woli ou tu'Jyddfo er y gvmmaufa o’r blaen ; I w< ii « u i *r» 
k!Inii, hi' iiu Hodi marw. Cawsoin dri cyl'ari<*J rhatforol. yu mha 
yui v pregethodJ y hrodyr y n efleilhiol iawn. — 'i'liomn» Morgtua, 
Ilyarydd ; Eiu*zor K IwurJs, ysgriftfiiydd. 


A M K Y W I \ K T II A l . 


Miwiitii. — Mao Mawrlh yu eglur fia o'r garanwyn, a’r l\mmor 
mwyttf iieilldiiol i bati. Ki gymm»*rinJ cyffredin, raor bell ag y 
rnnitt'.l cyfnewi Jioldeb ein hinsawdd i ni lefaru, yw aychJer. 
Mae rhew y gauaf, wedi ei JJilyn gan aynloedd llyn» sychion y 
uiiw li\vn, yn rln JJhau y ddnear, a’i IuiJJhsu i dderbvn \rlmJ 
( yftt’-taleJJ cyffredln tyuiheroJJ Mawrth yw 41 o r«JJau. Yn y 
icjis hwu y raae’r cnod vn dechreu deilio, y maesyJJ yn dechrou 
blodcuo, a’r udnr, yn rhauol, yn dechreu canu. 

Kbrill. — Tywydd mwynaidd, gyda chawodydd niaethUwn,yw 
y cyrumeriftd cyflYedin a rodJir i Hs Kbrill ; ond yn yr amscr 
hyn, inae y tywydd yn gyffrediti yn wahanol, trwy foJ yn s\ch 
ae oer-wyntog. Yn ol cyfartaletld, yn wir, y roae rnwy o wynt 
gogleddol, r llai o wUw, yn y mis hwn nag un urull. Cyfartaledd 
ryffredin y gwres feaorydd yw 4(» o raddnu. Y mis hwn yw yr 
amser arferol i hau barlys. Dyiua vr amser rauyaf diwyd yu y 
gerddi. 

IJwyta CvRA!fl.- “ Yr oeddwn yn coru fv ngwraig Rr y 
dechreu,*' medJai rli\w ddigrif ddyu ; 44 a theiiulwni dros y ddau 
fis cyntdf y gallwn ei bwyta i fyny. Bylh oddiar byny y raa« 
yn ddrwg genyf na wnaeihum folly.” 

Alcohol yw archofleirittd angeu ; a Thybaco yw ci brif ddiacon. 

Darllen. — Y mae darlleu yn uchel a phwyllog, gan wneyd. 
yraaualiaduu inynycb, yn llesol i iechyd. 

BELAU. 

Mae'n rhwydd i hurtyn pena’r wlad 
I dduugos beiau lu yn rhad ; 

Ond eu diwygîo gosta’n ddrud, 

I’r rhai sy’n ddoethion pcnaf byd. 


aoH> o i t i s , ABiRArn t'P, mhthir nuriL, 



Hinc. 


M Ott’WCR iLI.AN O nONI ni t 
(t U9 8 i B I LVHJ VY M IIOBL I." 


17 


l DGORN S E I 0 N, 

NEU 

^rmi j) ŵiínt. 

Crr. II JIAI, ltóO. 2 è»- 


CTHSWISIAD. 


TUI>. - 

'i ' I 1,7 

Y l»r)»otl» YiuímiI*** liAiliau» llti 

1 , 

ì Haicltrülf »*r P»t»n •••• ,sl 

1 11 

I Idl litU i«» JuNfb NMiltll i‘l 

— horluẁ VI 

Crcdw ì 0 >düi*u !H- 

• rrt>la( 

Y Mud u'f B*dd*r 07 

p (|V ( •iall o Winuurdd 

tlyfr 138 

Y in«r a 139 

Trwyddcdi 

Molawd i 


Cofnodnrîi CymiOdli*ddol— 

Sir 

Uoigaiiwg örUrU'inol.... 

Sir Frycliriniog 

Sir DdiHbydi 

Amiywiictliau— 

M»i 

Galwad o’i 0> fFryi» ....•• 
fhilsdia y Parcliedieioii. 
AreralT dy Samt.. ....••• 

A'*r 

!)au DdrwE 

Hayfrdtlod 

Daioui Calli 

Aihrawon 


141 

141 
144 
ltô 

142 

143 
143 

143 

144 
144 
144 
144 
144 


MBRTHYR-TYOFIL: 

JB WERTH «EFTO 

r;: L!f "e' twr ' 

t,wy y Deau a'i Gogledd. 


1 ? 50 . 



'at ein oonEhw Yh. >c 

‘Ẃ Yr oc.U yr llcouiláil Onon 1‘ratl, ro »1: »• l.onUiillc, 
Kcnlu> kr, U. D. A , >r y laf o EImiII, ar cl n iOil i 
Conncll lllnlf*. 

“ I). T.*' — Oolloch ifirl *«Uncni o Hobmâih. imcj- «nf.ni llilhtr 
a |)tuli«n «I Mr. Jolialhau Tliouia*. (j»cy iJ, Tieciulcll, 
Slr l-'i Yili-inioii. 

Ifan."— Y'r ydjiu nl *n cyiumcryd pob nrath o lyfrau l'* 
rhwyiuo yu y Jull a fynir, am hiiiiau rbcuriuol ; ouj nij 
yw yn’talu y fforJJ i ni rwyioo i neb, onj i'r rhai *rdJ yn 
gollu J; foj ag ariau i'w hymnfrn oJJi yiua, fcl na fydd 
gwalth c«Jw eyfrífoii, (te., yn cu cylcb. KiJJo |iawb y w 
cu llyfrau, a gallanl cu rhwyino lle y Jcwi*>nl, a llc y 
gallonl eu cacl rhalaf; onJ crolwn cin bod yn rhwymo 
uior rhaJ h neb yn y parlliau hyn, a gallwu ddwcyj hofyd 
vn harddach ua llawor. 

“ J. J.” — Mae yn liollol anwcJdaiJd I awy-JJogion ar byd y Ui 
i yingccro à'u gilydd yugliylrh gciriao. NiJ yn unig y 
tnao hyny yu niwcidiol i r Sainl a'r byd, ond i'r awyJdog. 
ion ou liunain. Macnt trwy hyny yn Iríaláu YabryJ Duw, 
ac yn actioai anghyjfml. 

'“J.E.” — Mae y alori am y t’arrhcjig yn gwrthod gwcjnydJu 
ychwancg hcb y aaith a chwech, yn bur JJifyrut, ond 
gwell gaJaol iJJo; Iruoni yw J.al ar y l’archejigiou am 
eu cclwyddau ar y Sainl, er fod gornioj i JJwcyJ. — Mac 
y Drbaco yn rhy flìaidd i aiarad rbagor yu ei gylch; yr 
yJ\in yn clywed fod y Sainl yn ei adael yu mhob cwr o'r 
wlaJ, a Tnawr JJa iddyul. 

í Bu yr 'Apûatolion F. D. Richards a I.orcnzo Snow yn 
brCaennol tnewn cymmanfa yn y CaMicwydJ ar y I9fcd o 
Fai; a mcdJyliein y caffcni cu gwclod yn yDeheudir, 
oud vr oeddynt weJi adJaw bob yn Balh y Sabboih can- 
lynol, ac felly Collasom ein braint. 

' CYM.M ANFAOEDD.— Cyunolir cymmanfa Ddwyrciniol Mnr- 
ganwg, yn Merlhyr, ar y ?fcd o Orplicnaf, a chynnHcnfa 
Orllcwinol MorgênWR, yn AberUwy, »r yr un pryJ; a 
eltynnoHr cyromanfa SSrFyuwy, ar y llcg, ac yn Ngbaer- 
fyrddin or yr un prÿd. 

•di dechreu argráflu, dacth llÿthyr i'n llaw o New Orlean», 

■ 'JrdJicdig Ebrill 19, tK5(), )>n bysbysu fod y Sainl wedi 
‘tirio ý n JJiaugol ac yn iacb. 



UDGORN SETON, 

M|0 

^ècccn p íàûint. 


Hhik. 17.) M AI, HtóO 


(C»f. II. 


Y D E G W M. 

Y'HDDENGYS fod cryn gam <lilt-alitn'riii«ih yu nililith y Si’ n l 
inewn perthynas i’r Degwin, yr hnn 'ydtl at adeilndu :ŷ i Ddnw 
Jocoh yn y mynyddoedd. Nid casftlindau ddylai gael eu gnrni-u- 
thur, eithr codi y degwrn oddiirrth y rhai aydd yn allu«i{ i’tr dalu. 
Mao yr boll gynnadleddau wedi cael eu dyagu yn fanwi ynghy). h 
y cyfan gan Orson I’rntt, trwy gyfieithad Capt. D. Jones, vu 
Mhruphwyd Hydref, 1818, tud. 152; ac er mtryn darllenwyr yr 
Udgohn, ac er addysg cyffredÌDol, cyhoeddwu y cyíarwyddiadau 
liyny etto. 

“ Gosodwyd amaf hefyd," medd yr Apostol O. Pratt, “ j 
dderbyn degyraau y Saint, a danfon yr unrhyw i r prif ly wyddimi 
yn ‘ Ninas y Llyu Halen,’ i'r dyben o adeiladu yu y tnrnyddoedd , 
dy i Dduw Jacoh. Eglurwyd cyfrailh y degwm trwy ddadgudd- 
iad er's amryw Uynyddau, a hi a barhu mewn grrm yn inhlith 
yr holl saint drwy eu cenediaethau. Golyna y gyfraith h«u 
gyfrunu y degfed o eidio y Saiul, i gario yn mlaen deyrnas a 
gwaith V Goruchaf ar y ddaear, ac wedi hyuy y degfed o'r 
cynnydd yn tìynyddol. Diddadl fod Uuwer o Saint yu y wlad 
hon yn rhy dylawd i ufyddhau i’r gyfraith hon, ruegys gweitii. 
tvyr tylodion, pa rai a ddibynant ar eu diwrnod gwaith am en 
taiuaid bara beuuyddiol. Oddiar law y cyfryw ni ddysgwylir 
degwm ; canys byddai hyny yn ormes ornynt hwy a'u teuluoedd. 
Gtvell fyddai i'r cyfryw dderbyn na chyfranu. 1 Y mae ereilL 
uid inor dylawd â’r dospartb a uodwyd, oud yu gailu rhoi heiliU 



' DOOBS SEIOtf. 


11 « 

swllt, neu ddnu, neu dri yn yr wythnos o'u honnill, s íitn» 
Rogyfer ag ymfudo, &c. Ni nfynir degwm g»n y cyfryw. ,\!»e 
doapartli arall tnewn gwell antgylchiadau, v rliai a allant gtframt 
eu degwm, heb ddrygu eu hunain n.»'u teuluoedd, na óyryau eu 
hameauion i ymfndo; gan y cyfryw ei dysgwylir vnte; uc ni 
allant f.id yn eagnsndol yn ngwydd Uarnwr y calonau «rth 
esgeuluso ei daln. Dichon y dywed rhvwun, ‘ Yr wvf fi yn 
foddlou i’w dalu, ond y mae fy meddiummu yn y fatii gillwr, 
fel nas gallaf fwynhau v degfed o hono yn awr.’ Cyughorwn r 
cyfryw i brysuro i ddwyn eu hamgi lchiadau i'r fath fodd ag v 
gallant fwynhau, nid yn unig y i /ry/rrf, ond yr oll o bono. \ m 
drechwch ryddhau yr oll o liono, fel y gallcch nid yn unig >Ulu 
eieli degwm, ond myned eich hun gyda’r gwrddill o'ch meddiati- 
nau, i fynyddnedd yr Amerìca — i ddinas y Saint — i le enw Ar- 
glwydd y liunedd. Yn gwneuthur hyn ehwi a fendithir. A 
dyma yr unig lwyltr iliogel i chwi ei droeilio ; hyn yw ewvl!va 
IJuw, a dyma ei gynghor. (rwvn fyd y rhaì a wnaot felly ; h* v 
a liodeuaot fel y liuwrydd wrrdd mewn gwlad ffrwyihloii, ac ui 
wywaut ; eu planl a dyfant fel helyg wrth ffrydiau dvfroedd, «i 
a fyddant anrhydeddus yn mhlitli plant Duw. Kilhr g*ae i’r 
eyhyddlyd, yr hwu a gara ri feddiannuu yu fwy nag y cara 
ufyddhau i orchymynion Üuw ; canys hwy a drengant, a'u cyf. 
neili a dderfydd, ac ni chânt etifeddiaetb yn mhlith y rliai h 
ddegymwyd; hwy a wywant ac a ddarfrddam yn gyffelyb i'r sotl 
sg sydd yn barod i'r llosgfa, ac ni cheir eu henwau yn nglirmi- 
iclan y rhai cyfiawn. 

“ Hydded i'r swyddogion eglwysig hyfforddi a dysgu i’r Saint 
iawu-ddealltwriaeth im gyfraith y degwm, fe) nad arhosn v San t 
yn annylindua am hyny. Gelliraníon arian y degrmau i mj 
drwy y /*<«/ n tficr, nen rywffordd arall a fernir yn ddiogel, 
yngliyd ag enwau yr anfonwyr, fel y cronicler yn y llyfr." 

Gobeithiwn yn awr yr attalia y llywyddion yn mhob man y dull 
presennol o gasglu arian oddiwrth y tlodion; canys nid hwy.ond 
y rhai sydd yn meddu mwy nâ digon i ymfndo, ddylai roddi v 
ddegfed ran o’u heiddo yn ddegwm. Wrlh gwrs, y I.lywydd 
William Pliillips fyild y prif ddirprwywr i dderbyn dogymau n’r 
holl gynnadleddau. Gofaled y llywyddion i osod hyn o tlaen y 
rhai gnlluog yu mhob cangen, fel na fydd eisieu dweyd etto. 



l'DGOR* SEION. 


II* 


Y DRYSORFA YMFUDOL BARHAUS. 

Bydded i'r cvfarwyddiadau a roddwyd gan yr Apostol Franklin 
I). Ricliarda ynghylch y dryaorfa uchod, yu Udgoru Fbrill. gacl 
ou gusod mewn gweithrediad cyffredinol trwy bob cangeu » 
chynuadledd, yn lle y caagliadau at y deml ; ac apwyntio trysorwr 
yn rnhob cangen a chynuadlodd, fel y dysga y brawd Hichards; 
u daufoner y casgliadau, yaghyd à’r cyfrif, ar enwau yn llawu 
i Ferlh vr, at y Llywydd Phillips, fel y gallo yntau eu gyru i’r 
l<lywydd Orson Pratt, neu F. D. Rlchards. Dysgwyür yn hyd- 
eruî» y bydd gwaith mawr yu euel ei gytìawni trwy y drysorí» 
hon ; ac o« bydd y Saint yn y wlad hon mor ffyddlawn ag y hu 
y Saint Aroericanuidd yu ddiweddar, cymmer y fath ymga»gliad 
ie ua welwyd ei gyffelyb er dyddiau Adda. Os bydd i‘n brodyr 
vn mhob niaii wneyd syhr priodol o*r hyn sydd yn ymddangos 
yn yr UoooRN.ni fydd achos iddynt fod yn anwybodus ynghylch 
y drefn o gario pob peth yn mlaen. 


TRAETHODAU. 

Nlü cyfansoddi, argraffu, a chyhoeddi llyfruu yn unig, yw ein 
gtiuith ni, ond yr ydym wedi ein gosod yu ddosparth*r cytì- 
redinol i’w gwerthu, ac annog pawb o’r Saint i gymmeryd rìian o r 
gwaiih. Mae yn ofidus genyro i adrodd fod Uaweroedd o gang- 
enau yn y Deheudir, heb weled ond ychydig neu ddim o r 
gwahanol draeihodau a gyhoeddir o bryd i bryd ; ac felìy yn 
cael eu hamddifadu o’r prif offerynau sydd yu nwylaw gweisiou 
l)uw “ i berffeithio y saint, i waith y weinidogaeth, i adeiliad 
corff Crifit.” Nid ydym yu arferol o fod nu>r oofn á daníou 
llyfrau i un man lieb orchymyo, er fod llawer yn dysgwyl byny. 
Mae hysbysiad yn cael ei roddi o bob traeihawd newydd, ya 
nghyd â’r pris; a dyledswydd y cangenau yw danfon aui gym- 
maint a fyddo yn eisieu, ac nid gadael aelodau pellenig i ddyfod 
yma i brynu rhai iddynt eu hunain. Mae llawer o egwyddorion 
wedi eu dysgu raewn llyfrau genym, na ŵyr llawer o r Saint ddiui 
am danynt. Gwyddom fod y rhau fwyaí o dderbynwyr yr 
Udgorn yn sychedig am gopi o bob peth a ddaw allan ; ac y 
mae yn drueni mawr, yn mhob ystyr, nad allai y llywyddiou 
ddanfon am dauyut, Mae y Gogledd, i raddau yn esgusodol, o 



t’DGORN 9EÎOẀ. 


120 

herwydd pellder; ond ni aìlwn lefaru felly am amrytriof o 
pangenau cyfagos. Pa fodd y gellir dyögwyl i'r Saint gynnyddu 
mewn gwybodaeth, tra nad yw llawer o honynt yn darllen dim. 
Mae yn rhwydd iawn i ni, neu i lywyddion y cynnadleddau, i 
wybod pwy sydd yn gwneuthur defnydd o’r hyn a ysgrifenir. Y 
mae esgeuluso trysorf gwybodaetb o lyfrau, yn waeth nag esgeuluso 
o un flynnonell arall, am fod yr hyn a ysgrifenir yn fwy trefnn» 
a dealladwy na*r hyn a bregethir, sc o ganlyniad yn fwy pur- 
]\Ior effeîthiol y gallai prif Lywyddiaôth Cymru ddvsgu y Sainl 
oil,pe huasai pawb yn darllen, ac rn ymdrechu deaìl a gwneuthur 
yn ol yr hvn a ddarllenent. Os oes rhywun heb fedru darllen ei 
hunan, y mae mewn gwlad lle y gall gael ereill i wneyd hyny 
drosto. Beth pe byddai yr holl Saint nad allant ddarllen, yn 
ceisio gan rai o*u cymmydogion anghrediniol i ddarìlen iddynt; 
— pwy ẃyr y lles a allasent wneuthur? Ond pwy syiid gyda’r 
Saint nad all ddysgu darllen ? O mor ofer y trenìia rhai eu 
hamser i chwedleua, yn lle trysori gwybodaeth ag y mue ereill yn 
gasglu drostynt, dan lawer o anl'Hnteision fel hwythau. Gellir 
ffuríio barn am esgeulusdod llawer a fedrant ddarllen, pan y 
dywedwn fod tri neu bedwar wedi galw arnom oddiar pan ddech- 
reuasom ysgrifenu hwn, yn ein cwestiyno ynghylcb yr hyn a ateb- 
asoin yn ein rhifyn diweddaf am drwyddedi, a phwy sydd i'w 
harwyddo. Mae ymddygiadau o’r fath yn tueddu i'n perswadio 
íod ein gwaith o ysgrifenu yn gwbl ofer. Gobeithiwn y cywiW 
yddia y swyddogion yn neillduol, ac y diwygiant Mae gorch- 
ymyn pendant yn yr “ Ath. a’r Cyf. ,> i’r Saint chwilio ain 
wybodaeth a doethineb allan o lyfrau. Na ddysgwylier i 
Ysbryd Duw gyfranu doethineb a gwybodaeth o'r nefoedd, cyn y 
chwilir yn gyntaf am yr hyn a ellir gael mewn llyfrau. 

Annogwn yr holl swyddogion a’r Saint, hyd ag y mae yn eu 
gallu, i brynu copi o bob llyfr a ddaw allan, nid yn unig iddynt 
eu hunaiu, ond i’w plant liefyd, tra y mae yn amser cyfaddas i’w 
cael; yn lle gwaeddi am ail-argraffiad, pan na fyddant i’w 
oael. Wedi myned yn rhy ddiweddar y mae llawer yn dyfod i 
■weled yr anghen o brynu llyfrau. Er ychydig o anghlod i'n 
cenedl ein hunain, mae ffeithiau yn ein dysgu fod yr ychydig 
Saeson yn Nghymru gyda’r Saint, yn ol eu rhif, yn fwy awyddns 
na r Cymry i brynu a darllen llyfrau. Gall y rhai sydd yn dar* 
Jilen y Star weled y symiau a dalwn bob chwarter ain lyírau 



ÜDOOR* SBION. 


]*2l| 

Scisnig. Ni cWylai hyn fod ; ianys gwyddom fod y Cymry mor- 
gryf eu cynneddfau â hwythau, ac mor ymchwilgar hefyd, ond 
cael chwarae teg oddiwrth eu llywyddion. Yn awr, mae cyileus-. 
dra yn eaelei roddi, a bydded iddynt ddangoaeu bod mor barod 
â’u brodyr anwyl y Saeson i chwilio i mewn i ddirgelwch teyrnas 
Dduw. Mae gwaitli mwyaf gorchestol y Saeson yn cael ei 
efleithio trwy ddosparthiad traethodau ar hyd y wlad ; gall y 
Cymry hefyd gymmeryd y ffordd hono yn awr, fel y crybwyllasnra 
ar amlen yr Udgorn diweddaf. Daw y Saint i ddeall ar fyrder 
na fydd dim yn fwy effeithiol i argyhoeddi y digred, nadosparthu 
traethodau. Cymmered y Saint yr awgrymiadau hyn oddiw rth- 
ym, gan weddio drosom, a phrophwydwn y bydd eu llwyddiant 
yn fawr, ac y deuant etto i gyd-weled âni. 


Y PARCHEDIG A’R PAGAN. 

Parchedig — Wel, gyfaill, pa beth a feddyliwch am ein crefydd 
ni yn awr, canys mi welaf eich bod wedi darllen llawer ar y 
Beibl. 

Pagan— Wel, yn wir, syr, mae yn rhaid cyfaddef, yn o) yr 
hyn a ddarllenais y.u y Testaraent Newydd, yr hwn a ddyweJasoch. 
fod pob gair o hono yn wir. fod eglwys Dduw yn rliagori llawer 
ar ddim a glywais son am dano o’r blaen. Mae llawer o bonom 
ni, greaduiiaid duon, yn diolch am gael gafael ar y fath oleuni,. 
ec yn penderfynu gadael y duwiau pren a maen, ac arddel eich 
Duw cliwi. 

Parch. — Pa ranau a fuoch chwi yn ddallen ? 

Pagan — Y ddeuddegted bennod o I Corinthiaid ;. mae y 28 adn. 
yn dweyd i Dduw osod. yn yr eglwys, “ yn gyntaf apostolion,. 
yn ail prophwydi, yn drydydd athrawon ;. yna gwyrlhiau, wedi 
hyny doniau i iachâu, cynnorlhwyan, llywodraethau, rhywiog- 
aetl>au tufodau.” Mae pethau felly yn ardderchog. 

Parch. — Ond coíiwch, gy.faill bach, nid yw y pethau yna yn 
yr eglwys yn awr. 

Pagan — A oes dim apostolion ynddi ? 

Parch. — Nac oes,canvs nid oes eu heisieu yn yr oes hon. 

Pagan — Mae ynddi bropliwydi, feallai ? 

Parch. — Nacoes; mae y rhai hyny hefyd wedi eu tynu, <ẁ 
egiwys,. 



ÜDGOR N SEIOJÍ. 


VJZ 

Fagan — Mae llawer o wyrthiau ynddi, ond oJid ; cairrs y 
înao eich Duw chwi yn alluog iawn, ac yn gwneuthur pethau 
mawrion* 

Parch. — Gwyrthiaur yn wir ! nac oes un. Gwell ? chwi fyneJ 
i Brydain at y IUormoniaid, os ydych am ddwlni felly. 

Pagan — Wel, fe allai fod doniau iachâu ynddi, ynte. Mae y 
rhai hyny yn sicr o fod rn ddefnyddiol iawn. 

Parch. — Na, nid yw y rhai byny ynddi ychwaith yn awr, ac 
nid oes eu heisien mwyach. 

Pagan— We), beth am y rhywiogaethau tafodau, &c. : inae yn 
rhaid fod rhai o honynt hwy genych. 

Parch. — Gyfaill bach, y maent olí wedi darfod yn wir. 

Pagan — Wel, syr, chwi sydd yn gwybod oreu am hyny: ond 
fe wn i hyn, os y w yr lioll bethau a O9ododd eicli Duw chwi yn 
ei eglwys wedi eu tynu allan o boni, neu wedi darfod, mao vn 
eglur ddigon íod yr egìwys wedi darfod hefyd. Hwriwch, dyma 
eich Bc*ib! yn ol i chwi ; mae ef neu chwi yn gelwyddag iawn. 
Meddyliais losgi fy eilun-dduw neithiwr, ond y mae yn dda 
genyf yn awr na wneuthum felly, onide buaswn heb dduw na 
ehreíydd vn y byd. 


DIABEBION. 

Pa fwyaf fyddo yr anhawsdra mwyaf i gyd fydd y gogoniant am 
ei orchfygu. 

Mae y llong-lywydd raedrus yn ennill ei gymmeriad oddiwrth 
ystormydd a thymbestloedd. 

Dedwyddwch sydd flodeuyn ochr ffordd, yn tyfu ar brif-Ôyrdd 
defnyddioldeb. 

Na ddiraddiwch un dyn â beiau eí berthynasau. 

Ni wna dyn da byth ddysgu yr hyn nad yw yn gredo. 

Mae dau fath o ddynion y rhai ydynt yn anhawdd i’w cysuro, 
sef y dyn cyfoethog, pan fyddo yn gweled ei hunan yn marw ; a’r 
fenyw hardd, pan fyddo ei gleudid yn darfod. 

Mae pechod a gofid yn anwahanadwy; nis gellir gadael un i 
mewn, a chau y llall allan ; yr hwn sydd yn nofio mewn pechod, 
a raid soddi inewn gofid. 

Gwna dda i’th gyfaill, fel y byddo yn fwy o gyfaill i ti j gwna 
dda i’th elyn, fel y byddo i ti ei droi yu gyfaill. 



CPGORN SEION. 


123 


DAULITHIAÜ JOSEPH SMITH AR FFYDD. 

DARLITH VI. 

Wedi sylwi yn y dnrlithiau blaenorol ynphylcli y medJ'l. 
ddrychau o gymnu'iiad, perfieitlulerau, a phriodoleddau Duw; 
cawn yn nesaf syliri ynghylch y wybodaeth sydd yn rhaid i ber- 
sonau gael, fod y dull o fywyd a ddilynant yn unol ag ewylîys 
Duw, fel y byddont yn cael eu galluogi i weithredu ffydd ynddo 
ef i fywyd ac iacbawdwriaeth. 

Mae y wybodaetli hon yn llanw Ue pwysig raewn crefyöd ddad- 
guddiedig; oblegîd trwyddi y galluogid yr henafíaid i ddyoddef 
inegys yn gweled yr hwn sydd yn auweledig. Mae gwybodaetli 
wirioneddol \ unrhyw berson fod y dull o fywyd a ddilyna yn 
unol ag ewyllys Duw, yn anghenrheidiol anhebgorol er ei alluogi 
i gael yr ymddiried hwnw yn Nuw, lieb yr hwn ni all neh 
gyrhaedd bywyd tragywyddol. Hyn oedd yn galluogi y saint 
cyntefig i ddyoddef eu holl tìir.derau a’u herlidigaetliau, ac i fod 
yn llawen pan yr yspeilid hwy o’u raeddiannau, gan wybod (nid 
credu yn unig) fod ganddynt hwy olud rawy parhaus. Heb- 
reaid x, 34. 

Gan eu bod yn meddu sicrwydd eu bod yn dilyn dull ag oedd 
yn unol ag ewyllys Duw, galluogid hwynt i gyrameryd, nid yn 
unig yspeiliad eu nwyddau a dystrywiad eu heiddo, yn lîawen, 
ond hefyd i ddyoddef marwolaeth yn ei ddulliau erchyllaf; gan 
wybod (nid credu yn unig) fod ganddynt, pan fyddo eu daearol 
d5 r o’r babell hon yn ymddattod, adeilad gan Dduw, tŷ* uid o 
waîth llaw, tragywyddol yn y nefoedd. 2 Corinthiaid v, 1. 

Y fath oedd, ac a fydd o lìyd, sefyllfa saint Duw, fel os ua fydff 
ganddynt wybodaeth egîur fod y llwybr a ddilynant yn unol ag 
ewyllys Duw, ânt yn anesmwyth yn eu meddyliau, a diffygiant : 
o lierwydd y fath ydyw y gwrthwynebiad sydd wedi bod, ac i fod 

0 hyd, yn nghalonau angbredinwyr a’rsawl nad adwaenant Dduw, 
yn erbyn efengyl bur a dihalog y nefoedd (yr unig beth sydd 
yn sicrhau hywyd tragywyddol), fel yr erlidiant hyd yr eithaf 
bawb a addolant Dduw yn ol ei ddadguddiadau, a dderbyniaut y 
gwirionedd yn y cariad o hono, ac a ymddarostyngant eu liunain 

1 gymmeryd eu harwain a’u cyfarwyddo gan eu hewyllys; a’u 
gyru hwynt i’r fath eithafoedd, fel nad allai dim yn fyr o wybod- 



UDOORN SP,10!f. 


lâ-i 

tetli fiirr o’u bod yn Rnnylíaîd y nrfoedi', h'u bod " edí deiftrn 
v cvnlluo li w 11 'v a sefydlodd l)uw »t iudmb dvn, eu g:illu<*gi 
hwynt i weithredu vr ymddiried liwnw ynddo sydd vn antfl »*n- 
rheidiol iddynt er gorvhfvt?u y hyd, a moddu y goron hono o 
ogoniant a roddir yn nglmdw i’r rhai a ofnunl Dduw. 

Er i ddyn rodui i lawr ei gyfan, ei gy mmeriad a’i air da, ei 
anrhydedd a’i ganmoliaelh, ei -nw da yn rnhiith dynion, ei dai, 
éi diroedd, ei frodyr a’i chwiorydd, ei wraig ai blant, ac hyd y 
nod ei fywyd ei hun hefyd — yn cyfrif pob peth yn dom ac yn 
golled er mwyn godidawgrwydd gwybodaeth íesu Gvi»t — gofyna 
f>vv nag yn unig grediniaeth neu dybiaeth ei lod yn gwneuthor 
ewyìlvs L)uw ; ond gwybodaeth sicr, yn gwirio y cailf, wedi i’r 
dyoddeíìadau hyn ddarfod, fyned i mewn i dragywyddol or- 
pliwysfa, a bod yn gyfranog o ogoniant Duw. 

O herwydd os na fydd person yu gwybod ei fod yn rhodio yn 
ol ewyllys L)«w, buasai yu tatìu sarhad ar urddas y Creawdwr, po 
dywedai y byddai efe yn gyfranogwr o*i ogoniant pan fuasai wedi 
darfod â phethau y hywyü hwn. Ond pan l’yddo ganddo y wyb- 
odaeth hon, ac yn gwybod yn ddiammheuol ei fod yn gwneuthur 
ewyllys l)uw, gall ei ymddiried fod yr uti ruor gryf v bydd yn 
gyfranogwr o ogoniant Duw. 

Gadeweh i ni tylwi yma, nad yw crefydd na ofyno aberlliiad o 
bob peth, byth yn meddu digon o ailu i gynnyrchu y flydd ang- 
benrheidiid i fywyd ac iachawdwriacth ; o herwydd, oddiar fodol- 
iaetb cyntaf dyn, ni ellid byth meddu y fiydd anghenrheidiol er 
mwyuhau bywyd ac iachaw.lwriaeth. heb aberthiad o bob peth 
daearol. Trwy yr aberthiad hwn, a hwn yn unig, y mae Duw wedi 
oriieinioi ddynion fwynhau bywyd tragywyddol; a thrwy gyfrwng 
yr aberthiad o bob peth, y mae dynion yn gwybod eu bod yn 
gwneuthur y petbau sydd yn gymmeradwy yn ngolwg Duw. 
Pan fyddo dyn yn cynuyg Aberlbu pob peth sydd ganddo er 
mwyn y gwirionedd, heb hyd y uod arbed ei fywyd, a cbredu 
gerbron Duw ei fod wedi ei alw i wneyd yr aberthiad hwn obiegid 
ei fod yn ceisio gwneuthur ei ewyllye, y mae yn gwybod, yn 
ddiaroraheuol, fod ac y gwna Duw dderbyn ei aberth a’i oífiwm, 
irc nad ydyw wedi, ac na wna, geisio ei wyneb ef yn ofer. Dan 
yr atngylchiadau hjn, ynte, gall efe gyrhaedd y fiydd anglien- 
rheidiol er iddo ddal gafael ar fywyd tragywyddol. 

Ofer yw i bersonau ddycbymmygu iddynl eu hunain ea bod yo 



CDtîORM SEION. 


eŵifed'J'ion gyda’r rhai hyny, neu y "allant fod yn etifeddion gy-irt 
hwyut, ag sydd weili offrymu eu lioll eiddo y u rtberth, a thrwy 
hyny Jeddu Üydd yn Nuw a íEafr gydaj» ef, lel aj» i gyrÌM» dd 
bywyd tragywyddol, os na fydd ildynt hwy, yn yr un mo.ld r 
offrynm iddo ef yr un aberlh, a tln wy yr abeith hwnw, gyrhaedd 
y wyhodaeth o’u hod wedi eu cytmnoradwyo ganddo ef. 

Wrth offrymu ul'erthau y cafodd Ahel, y merthyr cynlaf, w\h- 
Otiaeth o’i gyinmerudwyaeth gyda I>uw. Ao o ddyddiau Ahel- 
gyfiawn hyd yr amser presennol, mae y wybodaeth sydd gan 
ddynion eu bod y u gyinineradwy yn ngolwg L>uw, yn cael ei 
meddu trwy offrymu- aherth. Ac yn y dyddiau diweddaf, cyn y 
deio yr Arglwydd, y niao i gasglu y ngiiyd ei sainl ag sydd wedi 
gwneutiiur cyfaramod ag ef, irwy aherlh. Salm i. 3, 4, 5. “ Ein 

Duw ni a ddaw, ac ni bydd dystaw : tân a ysa o’i liaen ef, a 
thymhestl ddirfawr fydd o’i amgylcli. (roilw ar y nefoedd odd 
uchod, ac ar y ddaear, i farnu ei bobl. (Jesglwch fy sainl ynghyd 
ataf ti, y rhai a unaethant gyfammod à mi trwy aberth.’’ 

Y rhai hvny r ynte r sydd yn gwneuthur yr aberth, a gànt v 
dy6tiolaeth o fod eu llwybr yn dda yn ngoìwg Duwj a’r rhav 
hyny sydd â’r dystiídaetli bon ganddynt, a gânt ffydd i ddat 
gafael ar fywyd tragywyddol, ac a alluogir r truy ffydd, i barhau 
hyd y diwedd, ac i dderbyn y goron a gedwir i’r rhai a garant 
yraddangosiad yr Arglwydd Iesu Grist. Ond dì all y rhai hyny 
nad ydynt yn gwueyd yr abertliiad Jwynhau y ffydd hon, o her- 
wydd y mae dynion yn ddibynol ar vr aberthiad hwn mewn trefn 
i feddu y ffydd hon : o ganlyniad, ni allant ddal gafael ar fywyd 
tragywyddol, o herwydd nid yw dadguddiadau Duw yn sicrhau 
iddynt yr awdurdod i wneuthur felly, ac lieb y sjcrhad hun ur 
allai ffydd fodoli. 

Darfu i’r lioll saint ara y rhai y raae genym îlanes yn ho.l 
ddadguddiadau Duw sydd mewn bod, gyrhaedd y wybodaetn a 
feddei.t o’u cymraeradwyaetb vn ei olwg, trwy yr aberth a offrym- 
ent iddo ef ; a thrwy y wybodaelh a gyrhaeddwyd fel hyn, daeth 
eu ffydd yn ddigon cryf i ddal gafael yn yr addewid o £vu y i 
tragywyddoî, ac i ddyoddef yn gweled yr bwn sydd yn anweledigí 
a galluogwyd hwynt trwy ff\dd, i ymladd â gailuoedd y ty- 
wyllwch, ymdrechu yn erbyn dichellion y gwrthwyuebydd. gordì- 
fygu y byd, a chyrhaedd umctin eu ffydd, hyd y nod iach*wvdi- 
wriaeth eu beneiùiau. 



)2fi 


üdgorn seioíí. 


Ond y rhai hyny nad ydynt wedi trwneyd yr ahertlnarl huti ) 
Dduw, ni wyddant fod y lìwybr a ddilynant yn gymraeradwy yn 
ei olwg; canys pa belh bynag oedd en crediniaeth neu eu hopin- 
iwn, yr oedd yn fater o ammheuaeth ac ansicrwydd yn eu 
ineddwl; a lle byd«lo ammheuaeth ac ansierwydd, nid yw ffydd 
yno, ac nis gall fod. O herwydd nid yw aramheuaeth a ffydd yu 
bodoli yn yr un person ar yr un amser; fellý nid all personau 
sydd â’u meddyliau dan aminheuon ac ofnau, feddu yínddiríed 
diysgog; a lle na byddo ymildiried diysgog, y mae ffydd yno yn 
wan ; a lle byddo ffydd yn wan, ni fydd y persouau yn alluog i 
ymdrechu yn erbyn y gwrthwynebiadau, y trallodion, a'r blin- 
derau a gyfarfyddaut mewn trefn i fod yn etifeddion i Dduw, a 
chyd etifeddion â Christ lesu ; ac ânt yn flinedig yn eu medd- 
yliau, a cbaiff y gwrthwynebwr allu drostynt i'w dystrywio 
hwynt. 

DARLITII VII. 

Yn v darlithiau blaenorol yr ydym wedi sylwi pa heth oedd 
ffydd, a'r gwrthddrych ar ba un a gorphwysai. Yn unol â'n 
cynllnn, awn yn awr yn mlaen i lefaru am ei heffeithiau. 

Gan ein hod wedi gweled mewn darlithiau blaenorol, mai ffydd 
oedd yr egwyddor o weithrediad ac o allu yn mhob bod deallgar, 
yn y nefoedd ac ar y ddaear, ni ddysgwylir i ui, mewn darlith o’r 
fath hyn, gvnnvg dadguddio ei holl effeithiau ; uid yw ychwaith 
yn anghenrheidiol i’n dyben i wneuthur felly, oblegid buasai yn 
cynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, ac aragylchu boll 
greadigaethau Duw, ynghyd â’u holl amrywiaethau diddiwedd ; 
o herwydd ni ffurfiwyd un býd etto na ffurfiwyd trwy ffydd, ac ni 
fu ychwaitli un bod deallgar ar un o greadigaethau Dusv, yr hwn 
ni ddaeth yno trwy ffydd fel ag y bodolai ynddo ef ei hun neu 
mewn rhyw fod arall ; ni fu cyfnewidiad na chwyldroad yn un o 
greadigaethau Duw, na effeithiwyd trwy ffydd; ac ni fydd cyf- 
newidiad na chwyldroad, os na effeithir ef yn yr un dull, yn un 
o greadigaethau eang yr Hollalluog, o herwydd trwy ffydd y mae 
y Duwdod yn gweithio. 

ÍTadewch i ni yma gynnyg rhyw eglurhad mewn pertbynas i 
ffydd, fel y byddo ein meddwl yn cael ei amgyffred vn eglur. 
Gofynwn, ynte, pa beth sydd i ni ei ddeall wrth fod dyn yn 
gweithio trwy ffydd? Atebwn— yr ydym yn deall, pan íyddo 



UDOOUN £EION. 


127 


dyn yn gweithio trwy ffydd, ei fod yn gweithio trwy ymegniad 
meddyliol yn lle trwy allu corfforol. Trwy eiriau, yn lle ym- 
drechu â'i alluoedd corfforol, y uiae pob bod yn gweithio pan y 
mae yn gweithio trwy ffydd. Dywedodd Duw, “ Bydded goleuni, 
a goleuni a fu.’* Llefarodd Joshua, a’r goleuadau raawrion a 
greodd Duw a safasant yn Uonydd. Gorchytnynodd Elias, a 
chauwyd y nefoedd ara yr yspaid o dair blynedd a chwe mis, fel 
na wlawiodd ddim ; gorchymynodd drachefn, a’r nefoedd a oll- 
yngodd wlaw i waered. Gwnaed hyn oll trwy ffydd. A dywed 
yr Iachawdwr, M Pe byddai genych ffydd gymmaint â gronyn o 
had mwstardd, chwi a ellych ddywedyd wrtli y 6vcamorwvdden 
hon, Ymddadwreiddia, a phlaner di yn y môr; a hi a ufyddhiiai 
i chwi.” Rlae fl’ydd, ynte, yn gweithio trwy eiriau; a thrwy y 
rhai hyn yr oedd, ac y bydd, ei gweitbredoedd mwyaf nerthol yn 
cael eu cyflawni. 

Yn ddiau ni ofynir genym i brofi mai dyma yr egwyddor ar ba 
un y raae holl dragywyddoldeb wedi, ac etlo i, weithredu ; o her- 
wydd rhaid i bob meddwl ystyriol wybod, mai trwy y gallu hwn 
y mae holl luoedd y nefoedd yn cyflawni eu gweithredoedd o 
ryfeddod, mawredd, a gogoniant, Symmla angylion o le i le trwy 
rinwedd y gallu bwn ? trwyddo y galluogir hwynt i drìisgyn o’r 
nefoedd i’r ddaear; ac oni buasai y gallu o ffydd, ni allent byth 
fod yn ysbrydion gwasanaethgar i’r rhai a fyddent etifeddion 
iachawdwriaeth, ac ni allent ychwaith weithredu fel cenadon 
nefol, oblegid byddent yn amddifad o’r gallu anghenrheidiol er 
eu galluogi i wneuthur ewyllys Duw. 

Nid yw ond yn anghenrhcidiol i ni ddweyd fod yr holl gread- 
igaeth wcledig, fel ag y mae yn bodoli yn awr, yn effaith ti'ydd. 
Trwy ffydd y cafodd ei ffurfio, a thrwy allu ffydd y mae yn 
ptrhau yn ei ffurf sefydledig, a thrwy yr hon y mae’r planedau 
yn symud oddiamgylch eu cylchdroadau a gwreichioni allan eu 
gogoniant. Felly, ynte, flydd yn ddiau yw yr egwyddor gyntaf 
yn y wyddoreg o dduwinvddiaeth, ac wedi ei deall arweinia y 
meddwl yn ol at y dechreuad, ac a’i caria yn mlaeu at y diwedd ; 
dìu, mewn geiriau ereili, o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb. 

Gan mai ffydd, ynte, yw yr egwyddor trwy yr hon y mae’r 
lluoedd nefol yn cyflawni eu gweithredoedd, a thrwy yr hon y 
maent yn mwynhau eu holl ddedwyddwch, gallwn ddysgwyl ei 
bod yn cael ei gosod allau mewn dadguddiad oddiwrth Dduw, fei 



*T>C.OTlN SFIO*. 


V»* 

e» ngwyddor ar tin y rlìHÌd i’w preuduriaid ef i lawr rma weírtt* 
î-mIii-, mewn trefn i gyrhaedd y dedwyddwch a fwynheir pan y 
?»aint yn y byd trapywyddol ; ac y buasai Uuw, pan gymraeiai 
arno i gyfodi dynion i fyny er mwynhad iddo ei iiunan, yn dysgu 
iddynt yr Hnghenrheidi w ydd o fyw wrth ííydd, a’r anmhoaibl- 
rwydd oedd i fwynhoH dedwyddwch tragvwyddoldeb liebddi, gan 
weled l'od holl effeithiau tragywyddoldeb yn effeilhiau ffydd. 

(ran hyny dywedir, ac yn briodol hei'yd, mai beb tfydd an- 
mhoHÌhl yw rhyngH hodd )>uw. l*e gofyuid — paham y nme y n 
Miunhosibl i ryngn bodd Duw heb ffyd«l ? yr ateb fyddai — o her- 
wydd heb fl’ydd anrnhosibl yw i ddynion gael eu liachub; a chan 
i\,i\ l)nw yn ewyllysio iachawdwriaeth dyn, mae yn rhaid iddo, 
with gwrs, ewyllysio fod ganddynt ffytld ; ac ni ellid rhy'hgu ei 
lcHÌd heb fod hyny ganddynt, net» ynle boddionid ef yu eu 
dystryw. 

Oddiwrth hyn gallwn ddysgu, fod yr amrywiol annogaethnii 
a ruddwyd trwy ddyuion ysbrydoledig, i’r rhai liyny a dderbyn- 
iasaniair yr Arglwydd er cael Ifydd ynddo, ddim yn bethau CHiiolig 
a chyffredin, ond yn bethan goreu o boh peth, a hyny oedd — -o 
herwydd hebddi nid oedd iachawdwriaeth, yn y byd yma, nac yn 
yr hun sydd i ddyfod. Pan ddeclireuo dynion fyw trwy ffydd, 
dfchreuant ddyfod yn agos at Dduw ; a phan fydclo ffydd v.edi ei 
pherffeithio maent yu debyg iddo ; ac o herwydd ei fod ef wedi 
oi acbub, maent hwythati wedi eu hachub hefyd; oblegid hyddant 
hwy yn yr un sefyllfa ag y bvdd ef ynddi, canvs y maenl wed» 
dyfod ato ef; a phan yinddangoso efe byddant yn debyg iddo, 
oblegid gwelant ef megys ag y raue. 

Fel y mae’r holl greadigaeth weledig yn effaith ffydd, felly y 
mae iachawdwriaeth hefyd — meddyliwn iachawdwriaeth yn ei 
ystyr mwyaf cynnwysfawr, pa un bynag ai tymmorol neu 
^sbrydol. Mewn trefn i osod y pwne bwn yn eglur o tìaen y 
ineddwl, gadewch i ni ofyn pa sefyllfa y rhaid i berson fod ynddo 
c r cael ei acliub ? neu pa beth yw y gwahaniaeth rhwng dyn 
w,*di ei achub a dyn beb ei achub? Atebwn, oddiwrth yr hyn 
a welsom yn flaenoml atn y bydoedd nelbl, mae yn rhaid eu bod 
yn bersonau a ;ill weithio trwy ffydd, ac yn roi sydd yn alluog, 
lrwv ffydd, i fod vn ysbrydion gwasanaetligar i’r rhai a gânt fod 
YU etifeddiou iachawdwriaetli ; a rhaid iddyut gael ffydd er eu 
guliuogì i weithredu yn mhresennoldeb l)uiv, onide ni uliant 



rne.ORN REIÒN. 


129 


1*1 hacììub. A’r hyn «ydd yn cyfansnddi y g^ir gwahaniaeth 
rhwng person wedi ei achub ao un heb ei acìuib yn — y gwahan- 
ìaeth yn ngradd ei ffydd — mae ffydd uu wedi dyfod yn ddigon 
perffaith i gydio mewn bywyd tragywyddol, ac nid ydyw eiddo y 
llull. Ond i fod dipyn yn fwy manwl, gadewch i ni ofyn — pa 1 « 
y cawn afael ar gynddelw, i lun vr hwn y gellir eiu tebygoli, 
tnewn trefn i ni gael ein gwneyd yn gyfranngion o fywyd ac 
iachawdwriaeth ? neu, mewn geiriau ereill, pa le y cawn ntHel ar 
fod wedi ei achubr o herwydd os cawn afael mewn bod W’edi ei 
achub, gallwn gael gwybod hob lawer o anhawsdra beth raid i 
ereill fod er cael eu hachub. — Tybiwn na fydd yn fater o ddadl, 
na all dan fod sydd yn annhebyg iV gilvdd gael cu hachub ; o 
herwydd yr hyn sydd yn cyf&nsoddi iachawdwriaeth un, a gyfan- 
sodda iachawdwriaeth pob creadur a achubir ; ac os cawn afael 
mewn un bod w’edi ei achuh rn yr holl greadigaeth, gallwn weled 
beth raid i bawb ereill fod, neu fod heb eu hachub. Gofynwn, 
ynte, pa le mae y cynddelw r neu pa le mae y bod sydd wedi ei 
achub? Yr ydyin y n penderfynu, ynghylch yr uteb i’r cwestiwn 
hwn, na fydd un ddadl yn inhlith neh sydd yn credu y Beibi, mai 
Crist ydyw : cytutia pawb yn hyn, mai efe yw y cynddelw neti 
sufon iachawdwriaeth ; neu, mewn geiriau ereill, ei fod yn fòl 
wedi ei achub. A phe byddai i ni barhau ein cwestiyno, a gofyn 
pa fodd y niae efe wedi ei acliub? yr ateb fyddai — o herwydd ei 
lod yn fôd cyliawn a santaidd; a phe byddai mewn rhywbeth yu 
wahauol i'r liyn ydyw, ni chawsai ei aehub; o herwydd y mae ei 
achubiaeth yn ymddibynu ar ei fod yn gymhwys yr hyn ydyw, a 
diui arall ; o herwydd pe hyddai yn bosibl iddo gyl'newiJ yn y 
radd leiaf, mor sicr y pallai ei iachawdwriaeth, ac y coliai ei holl 
lyuodraeth, gallu, awdurdod, a gogoniant, yr hyn sydd yn cyfan- 
*oddi iachawdwriaeth ; oblegid y mae iachawdwriaetli yn gyn- 
nwysedig yn y gogoniant, awdurdod, mawredd, gallu, a’r llywod- 
raeili a ledda y Jehol'a, ac nid mewn dim arall ; nc ni all un bod 
ci fcddu oud ei liunau, neu uu tebyg iddo. Tel h\n y dywed 
loan, yn ei epistol cyntaf, òyJedd bennod, a’r ail a'r drydedd 
ii.lnod, “ Anwylyd, yr awrhon meibion i Dduw ydym, ac r.id am- 
lygwyd etto beth a lyddwn : eithr ni a wyddom, pan ymddangoso 
ele, y byddwu gyffelyb iddo; oblegid ni a gawn ei weled ef megys 
ag y mae. Ac y mue pob un sydd gamldo y gobaitli hwn ynddo 
«f,yn ei buro «i hun, megys y mae ynlau yn bur.” raham pujo 



130 


UDGOR> SEION. 


ei huo, megys y mae yntau yn bur? O herwydd, os na wnant, 
ni allant tod yn debyg iddo. 

Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, Lefiticus xix, 2, “ Llefara 
wrth holl gynnulleldfa meibion Israel, adywed wrthynt, Dyddwch 
santaidd ; canys santaidd ydwyf fi, yr Arglwydd eich Duw chwi.” 
A dywed Pedr, epistol cyntaf, i, 15, 16. “ Eithr megys y mae y 
neb a'cli galwodd chwi yn santaidd, byddwch chwithau hefyd 
santaidd yn mhob yraarweddiad : oblegid y mae yn ysgrifenedig, 
Byddwch santaidd; canys santaidd ydwyf fi.” A'r Iachawdwr a 
ddywed, Matthew v, 48. “Dyddwch chwi yn berffaith, fel y mae 
eich Tad >r hwn sydd yn y nefoedd yn berfiaith.” — Pe gofynai 
rhywun, beth vw’r achos o’r holl ddywediadau hyn ? mae’r ateb 
i’w gael oddiwrth yr hyn a ddyfynwyd yn ílaenorol o epistoi Ioan, 
sef pan ymddangoso efe (vr Arglwydd), y bydd ei saiut yn gyff- 
elyb iddo; ac os na fyddant hwy yn santaidd, megys y mae 
yntau yn santaidd, ac yn berffaith, megys y mae yntau yn ber- 
ffaith, ni allant fod yn debyg iddo; oblegid ni all uu bod fwynhau 
ei ogoniant heb feddu ei berffeithderau a’i santeiddrwydd, ddim 
fwy nag y gallent deyrnasu yn ei deyrnas heb ei allu. 

Mae hyn yn gosod allan yn eglur briodoldeb dywediad yr 
Iachawdwr, sydd yn ysgrifenedig yn nhystiolaeth loan, xiv, 12. 
“ Yu wir, yn wir, meddafi chwi, Yr hwn sydd yn credu yuoffi, 
y gweithredoedd yr wyf fi yn eu gwneuthur, yntau hel'yd a’u 
gwna, a mwy nâ’r rhai hyn a wna efe: oblegid yr wyf fi yn 
myned at fy Nhad.” Trwy gyiuraeryd hyn mewn cyssylltiad 
â rhai o’r dywediadau yn ngweddi yr lachawdwr, ysgriftínedig 
yn y ddwyfed bennod ar byratheg, rhoddir eglurhád mawr ar ei 
ymadruddion. Dywed, yn y 20, 21, 22, 23, a’r 24 adn., “ Ac nid 
wyf yn gweddio dros y rhai hyn yn unig, eithr dros y rhai 
hefyd a gredant ynof fi trwy eu hymadrodd hwynt: fel y byddont 
oll yn un ; megys yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a minnau ynot ti ; 
fel y byddont hwythau un ynom ni : fel y credo y byd uiai 
tydi a’m hanfonaist i. A’r gogoniant a roddaist i mi, a roddais 
iddynt hwy ; fel y byddont un, megys yr ydym ni yn un : myfi 
ynddynt hwy, a tliith&u ynof fi ; fel y byddont wedi eu perffeithio 
yn un, ac fel y gwypo y byd raai tydi a’m hanfonaist i, a charu 
o honot huyut, megys y ceraist fi. Y Tad, y rhai a roddaist i 
tni, yr wyf yu ewyllysio, lle yr wyf fi, fod o honynt hwythau 



UDGORN SEION. 


131 


hef>*d gyda myfij fel y gwelont fy ngogoniant a roddaist i mi : 
oblegid ti a’m ceraist cyn seiiiad y byd.” 

Mae yr holl ddywediadau hyn wedi eu gnsod yngliyd, yn 
rhoddi darluniad mor eglur o sefyllfa y saint gogoneddedig ag 
y gallai iaith roddi— y gweithredoedd a wnaeth yr Iesu yr 
oeddynt hwy i’w gwneyd, a gweithredoedd mwy nà’r rhai hyny a 
wnaeth efe vn eu plith a gawsentbwy gyriawni, a hyny o berwydd 
ei fod ef yn myned at y Tad. Nid yw efe yn dweyd y caent 
wneyd y gweithredoedd hyn mewn amser; ond y caent wneyd 
gweithredoedd mwy, o herwydd ei fod yn myned at y Tad* 
Dywed yn y 24ain adnod — “ Y Tad, y rhai a roddaist i mi, yr wyf 
yn ewyllysio, lle yr wyf fi, fnd o honynt hwytiiau h**fvd gyda 
royfi ; fel y gwelont fy ngogoniant.” Mae y dywediadau byiìj 
Irwy eu cymraeryd yn gyssylltiedig, yn ei wneyd yn eithaf eglur, 
am y gweithredoedd mwy ag oedd y rhai hyny a gredent yn ei 
enw ef i’w cyflawni, mai yn nhragywyddoldeb yr oeddynt i gael 
eu cyflawni, lle yr oedd ef yn myned, a lle y gallent hwy weled ei 
ogoniant. Yr oedd wedi dweyd raewn rhan arall o’i weddi, ei 
fod yn dymuno ar ei DaJ fod y rhai hyny a gredent yrddo ef, 
gael i»od yn un ynddo ef, megys ag yr oedd efe a’r Tad yn un 
yn eu gilydd. Ac nid wyf yn gweddio dros y rhai hyn (yr Apos- 
tolion) vn unig, ond hefyd dros y rbai a gredant ynof fi trwy eu 
geiriau hwynt, fel y byddont hwythau oll yn un j hyny yw, y rhai a 
gredant ynddo ef trwy eiriau yr apostolion, yn gystal â’r aposolion 
eu hunain, fel y byddent oll yn un, megys yr wytti, y Tad, ynof 
fi, a miunau ynot ti ; fel y byddont bwythau un ynom ni. 

Pa iaith a all fod yn eglurach nâ hon ? Mae yn ddiau fod 
yr Iachawdwr yn golygu ei fod yn cael ei ddeall gan ei ddyscybl- 
ion, a llefarodd fel y gallent ei ddeall ef; o herwydd y mae yn 
mynegi wrth ei Dad, mewn iaith anhawdd ei chamsynied, ei 
fod am i’w ddyscyblion, hyd y nod yr oll o honynt, i fod fel ei 
hunan a’r Tad, oblegid fel yr oedd efe a’r Tad yn un, y gallent 
hwythau fod yn un gyda hwynt. Ac y mae yr hyn a ddywedir 
yn y 22ain adnod yn tueddu i sefydlu y grediniaeth hon yn 
fwy sicr, os oes anghen am rywbeth i’w sefydlu. Dywed, — “ A’r 
gogoniant a roddaist i mi, a roddais iddynt hwy, fel y byddont 
un, megys yr ydym ni yn un.” Fel pe dywedai, oddieithr iddynt 
gael y gogoniant a roddodd y Tad iddo ef, ni allent fod yn un 
gyda hwynt; o herwydd dywed iddo roddi iddynt y gogoniant 



rt)OORN SFIO'W. 


w 

a roddodd y Tad iddo ef, fel y gallent fod yn un ; neu metrn 
geiriau ereill, i w gwneuthur yn un. 

Mae liyn yn llauw i fyny y mesur o hysbysrwydd ar y pwn« 
hwu, ac yn dangos yn dra eglur, fod yr Iachawdwr yn dymuno 
i’w ddyscyhlion ddeall,eu bod i fod yn gyfranogwyr gydag ef yn 
inhob peth, heb eithrio hyd y nod ei ogoniant. 

Nid yw braidd yn anghenrheidiol yma i sylwi ar yr hyn a 
«ylwasoin arno yu fiaenorol, fod y gogoniant sydd gan y Tad a'r 
Mab, yn bodoli o herwydd eu bod yn fodau cyfiawn a santaidd ; 
a phe byddent yn ddiffygiol mewn un briodoledd neu berffeith- 
rwydd a fcddant, ni allai y gogoniant sydd ganddynt byth gael 
ei fwynhau ganddynt hwy, o herwydd y mae yn ofynol eu bod 
hwy yn gymhwys y peth ydynt mewn trefn i’w fwynhau ; ac og 
rhydd yr Iachawdwr y gogoniant hwn i rywrai ereill, rhaid iddo 
wneuthur hyny yn y fiordd a ddesgrifir yn ei weddi ef at ei I)ad 
— trwy eu gwneuthur hwy vn un ynddo ef, megys y mae ef a‘r 
Tad yu un. Wrth wneuthur felly byddai yn rhoddi iddynt hwy 
y gogoniant a roddodd ei I)ad iddo ef ; a phan fyddo ei ddys- 
cybüon vn cael cu gwneuthur yn un gyda’r Tad a’r Mah, inegyg 
y inae’r Tad a’r Mab vn un, pwy na wel briodoldeb dywediad yr 
Iachawdwr~“ Y gweithredoedd yr wyf fi yn eu gwneuthur, chwi- 
tliau hefyd a’u gwnewcb, a mwy na’r rhai hyn a wnewch cliwi ; 
oblegid yr wyf fi yn myned at y Tad." 

Mae yr addysgiadau hyn o eiddo yr Iachawdwr yn dangoa yn 
eglur i ni natur yr iachawdwriaeth, a pha beth a gynnygiodd efo 
i'r teulu dynol pan y cynnygiodd eu hachub hwynt— iddo gynnyg 

gwneuthur liwynt yn debyg iddo ei hunan, ac yr oedd efe yn 
debyg i’w I)ad, cynddelw mawr yr holl fodau achubol ; ft bod 
unrhyw gyfran o’r te.ulu dynol yn cael eu tebygoli i’w llun 
hwynt, yw eu hachub; a bod \tj annhebyg iddynt yw eu dys- 
trywio; ac ar y colyn mawr hwn y mae drws yr iachawdwriaeth 
yn troi. 

IVy na wel, ynte, nad iachawdwriaeth yw effaith ffydd ? o 
herwydd, fel ag yr ydvm wedi sylwi yn flaenorol,mae yr holl 
íodau nefol yn gwithredu ar yr egwyddor hon ; ac oblegid eu 
bod yn alluogi wneuthur felly y ìnaent yn cael eu liacbub, eanys 
ni allai dira heblaw hyn eu hachub hwynt. Ac hon yw y wers 
y mae Duw y nefoedd, trwy enau ei holl hrnphwydi sanlaidd, yn 
yradrechu ddysgu i'r byd. O achos hyny y dywedir wrthym» 



rroo»î< seiow. 


m 

fh«i liflb ffydd anmhoôlbl î'w rhynRU bodd Duw; n bod lacbawd- 
'wriaeth o tfydd, fel v byddai yn ol grap, fel y byddai yr addewid 
yn eicr i’r lioll had. Ithnfeiniaid iv, 16. Ac Israel, yr hwn 
nedd yn dilyn deddf cyfiawnder, ni chyrhacddodd ddeddf cyfiaun- 
der. Paham ? A*m nad oeddynt yn ei cheisio trwy ffydd, ond 
inegv9 trwy weithredoedd y ddeddf; canys liwy a dramgwyddas- 
Bnt wrth y maen tramgwydd. Hhufeiniaid ix, 31, 3*2. A dyw- 
edodd yr Iesu wrth y dyn a ddygodd ei fab ato, i fwrw allan y 
*cythraul oedd yn ei boe:»i, <4 ()s gelli di gredu, pob peth a all fod 
i> neb a gredo. r * Marc ix, 23. Mae yr ysgrythyrau hyn, 
rnghyd â lluoedd o rai ereill a ellid ddyfynu yn gosod allan yn 
eglur y goleu yn yr hwn yr oedd yr Iachawdwr, yn gystal â 
Suint y Dyddian gyirt, yn edrych ar gynllun iachwdwriaeth. Ki 
bod yn gyfundraeth o ffydd — dechreua gyda ffydd, a pharha trwy 
ffydd ; a phob bendith a geir mewn cysylltiad â hi, effaith ffydd 
ydyw, pa un a berthyna i*r bywyd hwn neu i’r hwn a ddaw. I 
hyn y toae holl ddadguddiadau Duw yn dwyn tystiolaeth. Oa 
(»edd plant yr addewid yn bod, effeithiau ffydd oeddynt, heb 
eithrio hyd y nod lachawdwr y byd. ** Bendigedig yw yr hon a 
gredodd,” meddai Elizabeth wrth Mair, pan vr aeth i ymweled â 
hi ; “ cauys bydd cyílawniad o’r pethau a ddywedwyd wrthi 
gan yr Arglwydd.” J.uc i, 4ô. Ac nid oedd genedigaeth Io&n 
Pcdyddiwr yu llai maler o lì’ydd ; o herwydd er i'w dad /acharias 
gredu, cafodd ei daro yn fud. A thrwy yT holl hanes o ddyfais 
bywyd ao iachawdwriaeth, mater o fiydd ydyw; yr oedd pob 
dyn yn derbyn yti ol ei flydd — yn ol fel yr oedd ei ffydd/felly 
yr oedd ei fendithion a’i ragorfreintiau ; ac níd oedd dim yn cael 
ei atal oddiwrtho pan fyddai ei ffydd yn ddigonol i’w dderbyn» 
Oallai gati salnau llewod, diffodd angerdd tán, dinnc rhag min 
y cleddyf, dod yn gryf mewn rhy’fel, a gyru byddinoedd i floi* 
gallai gwragedd, trwy eu ffydd, dderbyn eu plant meirwon eil- 
waith ; mewn gair, nid oedd dim yn anmhosibl gyda’r rhai a 

feddent tìydd. Yr oedd pob peth yn ddarosty ngedig i Saint y 

dyddiau gynt, yn ol fel yr oedd eu fl’ydd. Trwy eu ffydd r 

gallcnt gaeî gweìedigaethaa nefol, gweiuyddiaJ angylion, cael 

gwyhodaeth ara ysbrydoedd y cyfiawn y rhai a berffeithiwyd, am 
gytnmanfrt a chynnulleifa y rliai cvmaf-anedig, y rhai a ysgril- 
enwyd yu y nefoedd, ani Dduw, liarnwr pawb, am Iesu Cyfryngwr 
V ttstaiiient ìier.ydd, u dyfod yn adnabyddus á’r drydydd ncf, 



134 


L'DGORN SEION. 


clywerì a gweled pethau ag oedd yn annhraethadwy, ond ag oedd 
yn anghyfreithlawn i’w mynegi. Y mae Pedr, mewn golwg <» 
allu ffydd, yn ei ail epistol, penod gyntaf, y cyntaf, yr ail, a’r 
trydydd adnodau, yn dweyd wrth Saint y dyddiau gynt — u Gras 
i chwi a thangnefedd a amlhaer, trwy adnabod Duw, a Iesu Grist 
ein Harglwyddnì; raegy9 y rhoddes ei dduwiol allu ef i ni bob 
peth a berthyn i fywyd a duwioldeb, trwy ei adnabod ef yr hwn 
a’n galwodd ni i ogoniant a rhinwedd.'’ Yn ei epistol cyntaf 
pennod gyntaf, y trydydd, pedwarydd, a’r puramed adnodau, 
dywed, “ Bendigedig fyddo Duw a Thsd ein Harglwydd Iesu 
Grist, yr hwn yn ol ei fawr drugaredd a’n hadgenedlodd ni i 
obaitli bywiol, trwy adgyfodiad Iesu Grist oddiwrtli y meirw; i 
«tifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, a diddiflanedig, ac yn 
nghadw yn y uefoedd i chwi, y rhai trwy allu Duw ydych gad- 
wedig- trwy ffydd i iacbawdwriaeth, parod i’w ddadguddio yn vr 
araser diweddaf.” 

Mae y dywediadau hyn, wedi eu go9od ynghyd,yn dangos golyg- 
iadau yr apostol yn dra eglur, fel na ellir cael lle i gamsynied 
yn meddwl un dvn. Dywed fod pob peth sydd yn perthyn i 
fywyd a duwioldeb wedi ei roddi trwy y wybodaeth o Dduw a’u 
Iachawdwr lesu Grist. Ac os gofynir y cwestiwn, pa fodcl yr 
oeddynt i gael gwybodoeth o Dduw ? (o herwydd y raae llawer 
o wahaniaeth rhwng credu yn Nuw a’i adnabod — y mae gwyb- 
odaeth yn cynnwys mwy nâ ffydd. A sylwch, fod pob peth 
perthynol i fywyd a duwioîdeb yn cael ei roddi trwy y wybodaeth 
o Dduw) y raae yr ateb yn cael ei roddi — trwy ffydd yr oeddynt i 
gael y wybodaeth hon ; a thrwy gael gallu trwy ffvdd i gael y 
wybodaeth o Dduw, gallant gael pob peth arall perthynol i fywyd 
a duwioldeb. 

Oddiwrth y dywediadau hyn o eiddo yr apostol dv9gwn mai 
trwy gael y wybodaeth o Dduw y t oedd dynion yn cael gwybod- 
aeth o bob peth perthynol i fywyd a duwioldeb— a'r wybodacth 
hon oedd effaith ffydd ; felly, y inae pob peth perthynol i fywyd 
a duwioldeb yn efleithiau ffydd. 

Oddiwrth hyn gallwn ymestyn raor bell ag y bydd unrhyw 
aragylchiadau yn gofyn, pa un bynag ai ar y ddaear neu yn V 
nefoedd, a chawn allan raai dyma dystiolaeth yr holl ddynion 
ysbrydoledig, ueu’r cenadon nefol, sef fod pob peth perthynol i 
fy wyd ac iachawdwriaeth ya effeithiau flydd, ac nid dira arall; 



tDGORN SEION. 


135 


pnlla cîyspeidiaeth, doethineb, callineb, a phob peth arall fel 
moddion iachawdwriaeth, ond ffvdd. — Dvma yr uchos fod pysg- 
otwyr Galilea yn gallu dysgu y byd — o iierwydd eu bod yn ceisio 
trwy ffvdd, ac vn cael trwy tfydd. A hyn yw yr athos fod Paul 
yn cyfrif pob peth yn dom ac yn sorod — y pethau oedd gynt yn 
elw iddo, a gyfrifodd efe yn golled; ie, a chyfrifodd bob peth yn 
golled, o herwydd ardderchogrwydd gwybodaeth Crist Iesu yr 
Arglwydd. Philipiaid iii, 7, 8, 9, a 10. O herwydd, er meddu y 
ffydd trwy vr hon v gallai fwynhau gwybodaeth Crist lesu yr 
Arglwydd, cafodd ef ddyoddef y colled o bob peth ; hyn yw yw yr 
achos fod Saiut y dyddiau gynt yn gwybod mwy, ac yn deall 
mwy am y nefoedd ac am bethau nefol, na phawb ereill yngbyd, 
oblegid mae yr hysbysrwydd hyn yn effaith ffvdd — nid yw idd ei 
gyrhaedd mewn un modd arall. A hyn yw yr achos fod dyniou, 
mor fuan ag y collant eu fl'ydd, yn rhedegi ymrysonau, cynhenau, 
tvivyllwch, ac auhawsderau ; o herwydd mae y wybodaeth sydd 
yn tueddu i fywyd yu diflanu gyda ffydd, oucl yn dychwelyd pan 
d iychweìo ffydd ; oblegnl pan y mae ft'ydd yn dyfod, ráae yn 
dwyu eì gosgordd o gydymdeithion gyda hi — apostolion, pro- 
phwydi, efengylwyr, bugeiliaid, atlirawon, doniau, doetliineb, 
gwybodaeth, gwyrthiau, iechyd, tafodau, cyíieithad tafodau,&c. 
Mae yr holl rai hyn yn ymddangos pan y byddo ffydd yn ym- 
ddangos ar y ddaear, ac yn diflanu pan y byddo hi yn diflanu o’r 
ddaear; oblegid dyma effeithiau ffydd, ac y maent wedi bod, a 
byddant o hyd, yn ei chanlyn. O herwydd lle byddo ffydd, yno 
bydd V wybodaeth o Dduw hefyd, ynghyd â phob peth perthynol 
iddi — dadguddiaclau, gweledigaethau, a breuddwydion, yn gystal 
â pliob peth anghenrheidiol, mewn trefn i’r meddianwyr o tfydd 
gael eu perffeithio, a chael iachawdwriaeth; oblegid rhaid i 
Dduw gyfnewid, onide gwna ffydd Iwyddo gydag ef. A gwna yr 
hwn a’u meddianno, trwyddi, gyrhaedd pob gwybodaeth a doeth- 
ineb anghenrheidiol, hyd nes yr adwaeno Dduw', a’r Arglwydd 
Iesu Grist, yr hwn a ddanfonodd — adwaen y cyfryw yw bywyd 
tragywyddol. Amen, 


CREDO SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF. 
Credwn yn Nuw y Tad tragywyddol, a’i Fab Iesu Grist, ac yn 
yr Ysbryd Glan. 



»86 


rPOfẃN ÄEION. 


Credwn y caitr dyn : on eu cospi am eu pechod&u eu hunain, rrc 
nid am droseddiadau Adda. 

Credwn mai trwy iawn Crist y gall holl ddynolryw gaeì eu* 
hachub, trwy ufyddhau i gyfreitliiau ac ordinhadau yr efengyl. 

Credwn mai yr ordinliadan hyn yw — Yn laf, — Ffydd yn yr 
Arglwydd lesu Orist. Yn *2il, — Edifeirwch. Yn 3ydd, — Bedydd 
trwy drocliiad er maddeuunt pechodau. Yn 4ydd, — Gosodiad 
dwylaw er dnrbyn dawn vr Ysbryd Glau. Yn ùrned,— Swper yr 
Arglwydd. 

Credwn fod yn rliaid i ddynion gael eu galw gan Ddnw trwy 
ysbrydoliaeth, a thrwy osodiad dwylaw y rhai hyny a awdurdod- 
wyd yn gyfreithlawn i bregethu yr efengyl a gweinyddu ei 
hordinhadau. 

C’redwn yn yr un rheoleiddiad a fodolai yn yr eglwys gyntefîg, 
sef apostolion, prophwydi, efengylwyr, bugeiliaid, alhrawon, 5tc. 

Credwu yn ngalluoedd a doniau vr efengyl dragywyddol, sef, 
y ddawn o flydd, gwahaniaeth ysbrydoedd, prophwydoliaeth, dad- 
guddiad, gweledigaethau, iachâu, tafodau, a cbyfieithad tafodau, 
doethineb, cariad, brawdgarwcb, &c. 

Credwn air Duw sydd yn ysgrifenedig yn y Beibl,credwn hefyd 
air Duw sydd yn yegiifenedig yn Llyfr Mormon, ac yn mhob 
llyfr da ereill. 

Credwn yr oll y mae Duw wedi ddadguddio, yr oll y mae yn 
ddadguddio yn awr, a chredwn y dadguddia efe etto lawer ych- 
waneg o belhau mawr a phwysig perthynol i deyrnas Dduw ac 
ail ddyfodiad y Messiah. 

Credwn yn llythyrenol gasgliad Isracl, ac adferiad y deg 
llwyth; fod Seion i gael ei sefydlu ar y cyfandir gorllewitrol, fod 
Crist i deyrnasu yu bersonol ar y ddaear am tìl o ílynyddoedd, a 
bod y ddaear i gael ei haduewyddu a derbyn ei gogoniaut 
paradwysaidd. 

Credwn yn adgyfodiad Uythyrenol y corff, ac y cyfyd y meirw 
vn Nghrist yn gyntaf, ac na fydd y lleill o’r meirw fyw drachefn 
hyd nes y darfyddo y mil blynyddoedd. 

Honwn y fraint o addoli y Duw Hollalluog yn ol cyfarwydd- 
iadau ein cydwybodau beb ein haflonyddu, a chaniatawn i bawb 
ereill yr un fraint, addolent lle a fel y mynont. 

Credwn mewn bod yu ddarostyngedig i freuinoedJ, breninesau,. 


ÜDOORN SEION. 


137 

Ilywycîilion, ìlywoilraethwjr, ac ustusiaid, mewn uTyddhau, parchu,. 
a dal i fyny y gyfraitb. 

Credwn raewn bod yn onest, geirwir, diwair, cyraraedro), hacl- 
ionus, rhinweddol, ac uniawn, ac raewn gwneuthur daioni i bawb; 
yn wir, gallwn ddweyd ein bod yn dilyn cynghor Paul, yr ydym 
“ yn credu pob dim,’* yr ydyro “ yn gobeithio pob dim, ,v yr ydyin 
wedi dyoddef llawer iawn o bethau, ac yn gobeitbio bod yn abl i 
“ ddyoddef pob dim.’* Ymgeisiwn ar ol pob peth rhinweddol 
teilwng, dymuuol, ac o air, gan edrych yn ralaen ar “ daledigueth 
y gwobrwy.*' 


Y MUD A’R BYDDAR.* 

Pa gnìon na theirala dros fyddar a mud, 

Sy’n nghanol perseiniau heb glywed dira byd ? 

Yn ofer y sua‘r afonydd i’r rhai n ; 

Y dyfnder, er rhuo, ni clllywant ei saiu. 

Y daran a rwyga yn erchyll uwch ben, 

Pan wisgir â phrudd-der wynebpryd y nen, 

All drystio nes taro'r greadigaeth à braw, 

Y byddar ni wybydd — mae’n dawel gerllaw. 

Peroriaeth yr adar a leisiant o’r llwyn, 

Wrth oglais y dyraher, sy’n meddu'r faih swyn, 

Mae ef yn ei chanol, heb gael rhan o’r wledd, 

Yn byw mewn dystawrwydd mor ddystaw à'r bedd.. 

Y delyn a'r dympan — ni ŵyr beth yw’r rhai’n, 

Yn mro’i amgyffredion — ni fu math o sain ; 

Ynfydrwydd i Handel, pencerddor y byd, 

Oedd meddwl effeitbio ar fyddar a mud. 

Ni chlywodd lais tyner ei fam wrth ei drin, 

Na’i chanu diniwed pan oedd ar ei glin ; 

Y lullaby , swynol, ni wyddai am hyn ; — 

Pan fo pawb yn siriol edrycha fe’n syn. 

• A ysgrifenwyd ar sefydlíad Cyindeitbas y Mud a’r Byddar yn Abei jr«* 
twytb, Cbwefrci 1, 1847. 



138 


UDGORN SEION. 


Llais trist a swn llawen sy’r un iddo ef; 

Ni ŵyr lod llew'n rhuo, nu’r oen yu rhoi bref; 

Llais ceilio" ben bore, llef pwyliwr yr hwyr, 

A rhybydd yr awrlais o’i gyrhaedd sy’n llwyr. 

C>»el clvwed hyawdledd pen campwyr yr oes, 

I’r mud ac i’r byddar, un gobaith nid oes. 

O’r trae’h rhag y llanw nid all llais ei droi, 

Na chyd-floedd ìniliynau ei ddychryn i íToi. 

Ni chafodd y fantais o glywed gair Duw, 

Na sain y lleferydd sy’n dwyn meirw'n fvw; 

INi chlywodd am nefoedd, nac am wlad y gwae! 

Yn ymyl digouedd mewn eisieu y raae. 

Mae’r euaid yn berffaith, a’r teimlad yn fyw, 

Ond ar y galluoedd ni weithir drwy’r clvw; 

Am ddefnydd y tafod a’r clustiau nis gŵyr, 
lthaid agor y meddwl drwy’r llygaid yn llwyr. 

Aeth railoedd o’r Cyrary oedd fyddar a mud, 

Heb weled un cynnyg at addysg, o’r byd; 
Darpariaeth sy’n ymyl ein gwladwyr, yn awr, 

Pwy beidiai roi cyiuhorth rnewn gorchwyl mor fawr> 
Llundain , Mai, 1849. Caledfrvn. 


PRAWP ARALL 0 WIRIONEDD LLYFR MORMON. 

[O’r “ Hainpsbire TeU*grapb.”J 

“ Philadelphia, Chwef. 18. — Teimla henafiaethwyr yn bur 
ddyddorawl yn narganfyddiad gwlad helaetn o hen adfeiliddau, 
gerllaw San Diego, ac o fewn taith diwrnod i’r Môr Tawel, wrth 
hen cainc-for California. Rhanau o deralau, tai byw, peiramid- 
iau ceryg uchel (saith o honynt o fewn railltir ysgwar), a thorchau 
gwenith-faen raawrion a muriau cylchog oddiamgydch hen goed, 
colofnau, a blociau o arwydd-luniau — i gyd yn llefaru am ryw 
hen genedl o ddynion wedi darfod am byth, a’u liaues yn llwyr 
anadnabyddus i unrhyw lwyth o ddynolryw a fodolant yn awr. 
Mewn rhai pethau mae yr adfeiliadau hyn yn tebygoli i’r dinas- 
oedd a ddarganfyddwyd yn ddiweddar, sef Palenque, &c., gerllaw 
y Môr Werydd neu arfordir cainc-for Mexico ; mewn pethau 



UDGORN SEION. 


139 

ereill, adfeiliadau yr AilTt grntefig; mewn ereill etto, cof- 
golofnau Fhcenecia ; ac etto rnewn llawer golwg yn amrywio, 
oddiwrtbynt oll. Meddyliai y darganfyddwyr eu bod oddiar v 
diluw, tra mae yr Iudiaid presennol yn raeddu traddodiad o 
genedl wareiddiedig fawr, yr hon A ddystrywyd yn llwjr gau eu 
tadau iryrnigaidd.'* 

“Wele, rayfi, Moroni, yn gorphen hanes fy nhad, Mormon. 
Wele, nid oes genyf oud ychydig o bethau i ysgrifenu, pa rai a 
orchymynwyd i rai gan fy nhad. A bu yn awr, ar ol y ffwydr 
fawr ac enbyd yn Cumorah, wele y Nephiaid, y rhai a ddiangasant 
i*r wlad yn ddeheuol, a erlidiwyd gau y Laraaniaid, hyd nes 
iddynt gael eu dystrywio oll ; a lladdwyd fy nhad ganddynt 
hefyd, a myfi yn unig sydd ar ol i ysgrifenu haues galarus dys- 
tryw fy rahobl .’’ — Gwcl Llyfr Mornioi% y tud. 509, 


Y MAE UN A DDIAL. 

Abcrtawy , Mai 17, 1850. 

Anwyl Frawd Davis, — Dyrauuaf eich hysbysu ara enghraifft, 
yn ol fy inarn i, ac un sydd wedi gwneyd argrafif inawr ar fedd- 
yliau y Saiut yn Abertawy, a ddygwyddodd yma ddoe, o ddial ein 
Tad nefol ar y rhai sydd yn erlid ei blaut. 

Oddeutu un mis ar bymtheg yn ol, ysgrifenwyd llythyr at J. W. 
Llewelyn, yn Llansamled, yu y gyramydogaeth hon, yn ym- 
ddaugos ei fod wedi dyfod oddiwrth ein brawd teilwng Capt. Jones, 
yr hwu a brofwyd yn fl’ugiol. 

Cafodd y person yu nh5 r yr hwn, a thau gyfarwyddyd yr hwn 
yr ysgrifenwyd y llythyr, ei ddinystrio y ddoe gau yr hyn a eilw 
y byd yn ddamwain. Yr oedd am fynu ychydig o ddifyrwch 
wrth ollwng dramaid o geryg i waered ar hyd incline bycban; ac, 
fel y mae yn syn i adrodd, ei fab ei hun, yr hwn feddylir a ysgrif- 
enodd y llythyr, oedd yr offeryn yn llaw y Bod mawr i ddinystrio 
ei dad. Wrth wneuthur felly, tasgodd careg allan o’r dram, ac 
a’i tarawodd yn farw, trwy hollti eí ben. Yr oedd efe yn chwer- 
thin ar y pryd, a thrwy ei orchymyn y cafodd y dram redeg ya 
rhydd. Dyma y gwirionedd megys y dygwyddodd. Mae J. W. 
Llewelyn yn byw yn awr yn Foxhole, ycbydig o ffordd o’r lle y 


tDGORN SEîON. 


140 

dygwyddodd liyn. Yr wyf yn ysgrifenu hyc, fel y caffoch wybod ^ 
gellwch ei gyhoeddi, neu heidio, fel y meddylioch oreu. Gall fod» 
yn rybydd i’r sawl sydd yn parhau i erlid y Saint. Gan ddy- 
muno i chwi bob dedwyddwch, erfyniaf barbau, 

Anwyl frawd yn y cyfammod tragywyddol, 

Yr eiddoch yn wirioneddol, 

John Rhys Robeuts. 

[Gwyddom am lawer o enghreifftiau cyffelyb ein hunain, lle yr 
oedd llaw Duw i’w gweled yn dra amlwg. Nid da ydyw cellwair 
â phobl sydd yn galw en hunain yn Saint j mae Duw gyda y rhai 
hyny er y dechreuad.— Gol.] 


TRWYDDEDI. 

Mae yr holl swyddogion trwy Gymru wedi eu hysbysu ynghylch 
y Trwydfledi eglwysig sydd wedi eu hargraffu yma yn Gymr&eg, 
ac yn Iiiyerpool yn Saesneg, Dyraunwn hysbysu etto fod yn 
rhaid i bob diacon, athraw, offeiriad, ac henuriad, yn mhob cyn- 
nadledd, gael Trwydded wedi ei harwyddo gan lywydd ac ysgrif- 
enydd eu cynnadledd, cyn y gallant yn gyfreithlawn weinyddu yn 
eu gwahanol swyddi. Edrycbed v llywyddioa at hyny. Mae y 
Drwydded i’w llanw fel y canlyn: — 

“ Yr ydym ni yn tystio yma fod [A. B.] wedi ei ordeinio yn 
[Henuriad, Offeiriad, neu beth bynag fyddo] yn Eglwys Iesu 
Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, yn Nghangen [Merlhyr], yn 
Ngbynnadledd [Ddwyreiniol Morganwg], o dan ddwylaw [C. D., 
Henuriad neu Offeiriad, yn ol fel y byddo’r amgylchiad], yn unol 
â chymmeradwyaeth y gangen uchod, ar y [degfedj dydd o 
[Fai], 1840. 

“ Rhoddwyd o dan ein dwylaw', yn (Merthyr), ar r (24ain) o 
(Fai), 1850. 

“ E. F.), Llywydd, 

“ (G. H.), Ỳsgrifenydd. 

Nid oes gwahaniaeth pa un ai Cymraeg neu Saesneg fyddo y 
Trwyddedi, yn Nghyraru,ond rhaid eu bod yn Saesueg yn Lb>egr, 
ac yn America, a rliaid bod “ Printed by R. James, Liverpool,” 
ar V rhai Saesneg, a “ J. Davis, Argraffydd, Merthyr,’’ ar y rhai 
Cymraeg. Dealler mai nid trwyddedi gwladol, ond eglwysig, yw 
y rhai hyn, ac yn costio dimai yr un. 

Os bydd rhyw swyddog yn cael ei ddifnddio neu ei dori allan^ 
tyned llywydd y gynnadledd neu y gangen y drwydded oddiwrths> 



CDGORN SEÍON. 


Mf 

aff os gwrthoaà eî rhoi i fy ny, danfoner ei enw i’r Udgorn 4 
Dyben y Trwyddedi yw amddiffyn y Saint rhag cael eu twyllo* 
gan ddynion hocedus a diog sy’n ymdrechu byw ur eu cefnaiu 


MOLAWD I DDUW. 

IUoliennwch Dduw, ffynnonell llad r 
Molwch Lân Yt*brvd, Mab, a Thad; 

Äloliennwch Dduw, holl luoedd nef ; 

Pob perchen einioes, molwch ef. 

Coronawg lu, seraphaidd gôr, 

A blyguut wrth dy draed, ein Pôr; 

Gosgorddion llachar gwlad y gwawl r 
I ti, O Dduw, a gathlant fawl. 

A ninnau’th saint, ar gerddi llon, 

Ddadganwn folawd ger dy fron ; 

Ein Lleufer wyt, ein Pen a’n pwyll, 

A’n cymhortb têr yn myd y twyll. 

Nathan Ddu o Lywee. 


COFNODION CYNNADLEDDOL. 

SIR ABERTEIFI. 

Cynnaliwyd cymmanfa y sir hon yn Nghellan, ar y 12fed o 
Fai, pryd y cynnrycbiolwyd pedair cangen, yn cynnwys 9 o hen- 
uriaid, 9 o oflfeiriaid, 2 athraw, ac 1 diacon ; bedyddiwyd er y 
gymmanfa o’r blaen,9; wedi marw, 1 ; wedi symud, 2; cyfan- 
swm, 08. Anerehw'yd y dorf gan y brawd T. Pugh, Alfred Clark, 
ae ereill. — A. Clark, llywydd ; J. James, ysgrifenydd. 

CYNNADLEDD ORLLEWINOL MORGANWG. 

Cynnaliwyd cyramanfa y gynnadledd uchod yn y Trade’s Hall,- 
vn Abertawy, ar y 21ain o Ebrill diweddaf, pryd y cynnrychiol- 
wyd 17 o gangenau, yn cynnwys 1 archoffeiriad, 68 o henuriaid,. 
33 o offeiriaid, 28 o athrawon, a 17 o ddiaconiaid ; bedyddiw\d 
yn y chwarter diweddaf, 73 ; torwyd allan, 3 ; bu farw, > ; cyfan- 
swm,55l. Cymmeradwywyd apuyntiad yr Hen. Evan William» 
i lyw^ddu dros y gynnadledd, yn lle y brawd T. Pugh, yr hwŵ 


142 


UDGORN SEION. 


sydd wedi ei alw yn gynghorwr yu Llywyddiaeth Cyinru. Dewis- 
wyd Hopkin Mathews ac Emrys Davies yn gynghorwyr i’r brawd 
Williains. Auerchwyd y gwahanol gyfarfodydd gan Dr. L. lli- 
chards, T. Pugh, H. Williaras, E. Williams, &c. Apwyntiwyd 
John llhys Roberts yn llywydd cangen Abertawy, ac yn drysorydd 
dros y gymmanfa i*r Drysorfa Ymfudol Barhaus. Cafwyd cym- 
ìnanfa dda, ac addysgiadau gwerthfawr. — Thos. i*ugh, llywydd ; 
W. Stibbs, ysgrifenydd. 

SIR FRYCHEIMOG. 

Cymraanfa y gynnadledd hon a gynnaliwyd yn Nghrughywel, 
ar yr 28ain o Ebrill, pryd y cynnrychiolwyd y cangenau, y rhai 
a gynnwysant 10 o henuriaid, 4 o ofleiriaid, 2 o athruwon, a 
4 o ddiaconiaid; hedyddiwyd, 30 ; torwyd allan, 16; yrafudodd, 
4; cyfanswm, 67. Cawsora gyfarfodydd neillduol o dda trwy y 
dydd. Daeth amryw o’r brodyr o sir Fynwy i yraweled â ni, ac 
i*n cynnorthwyo, sef T. Giles a’i gynghorwyr, &c. Cafwyd 
gwrandawiad astud a sobr gan hregethwyr ac aelodau yr enwadau, 
ynghyd ag ereill ; a diamraau i lawer gredu. Penderfynwyd 
cyraiüeradwyo holl awdurdodau yr eglwys. — J. Jones, llywydd. 

SIR DDINBTCH. 

Cynnaliwyd cymmanfa sir Ddinbycb, yn Abergele, ar yr 2Iain 
o Ebrill, pryd y cynnrychiolwyd pedair o gangenau, pa rai oedd 
yn cyunwys 11 o henuriaid, 12 o otfeiriaid, 5 o athrawou, a 5o 
ddiaconiaid; wedi eu bedyddio er y gymmanfa o’r blaeD, 16; 
cy fanswra, 1 41, Galw\'d i swyddi ddau ofteiriad, un athraw, ac 
nn diacon. — J. Parry, llywydd; Wra. Parry, ysgrifenydd. 


AMRYWI AETH A U. 

Mai. — Hwn yw y rais goreu ei gymmeriad — yn wir, efe yw 
anwylyd y dychymmyg; ond yn fynych sioma ddysgwyliadau ei 
addolwyr. Ar dyramorau ífafriol, rhydd allan amryw olygfeydd 
hyfrydol, megys porfa a dail o’r lliw gwyrdd rhagoraf, cytìawnder 
o flodau naturiol, awyr fwyn a dymunol, pysgod yn neidio, 
gwennoliaid yn lleisio, gweuyn yn siad, y gog yn adrodd ei châu 
un-dôn, a’r llafur yn egino. Ond y mae yr yraddangosiadau hyn 
yu cael eu rhwystro neu eu cymylu yn aml gau oer- wyutoedd 


r DöôRM StTOîí. 


143 


r1tvvVeinìol, y rhai irnrynf dinystriol i ffrwyth fîodau. Cyfartaledd 
cyffredin yr hin yw oddeutu òl o raddau. Dyma yr amser diw. 
eddarftf i hau had. Yn y rhanau mwyaf ar ol yn y wlad, y ma« j 
barlys yn parhau i gael ei hau, ac y mae had rhai planigion 
tyner yn cael eu gosod yn y gerddi. Mae yr onen, y diweddaral' 
Vn blagoro o boh pren, yn deehren deilio diwedd y mis hwn. 

(ìalwad o’r Dyffryn. — Ysgrífena Brîgham Young, mew'n 
llythyr at y Llywydd Orson Pratt, dyddiedig y I4eg o Hydreh 
Î849, fel y canlyn:— “Y mne nrnom eisien cwmpeini o weithydd- 
ion gwlan i ddyfod A pheirian waith ganddvnt, a chymmeryri eirt 
gwlan oddiwrth y defaid, a'i gyfnewid i’r dlllad goreu — ac y mae’r 
gwlan yn baroJ. Aî.te arnoni eisieu gweithyddion cotwm, y rhai 
a’i cyfnewidiant i galico,llian, &c , a chodwn gotwm cyn y hyddo’r 
peirian waith yn harod. Alae arnoin eisieu cwmpeini o grochen- 
yddion ; mae eu hanghen, mae y clai yn harod, ac eisieu dysglau. 
Danfonwch gwmpcini o hob dosparth, os bydd yn bosihl, y 
gwanwyn nesaf. Gweithyddion sidan, a phob rhai ereill, a d«!i- 
lynant yn olynol. Mae eisien rhai dynion i ddechreu ffwrnais af 
frys, — raae y glo, yr haiarn, a’r moldwyr yn dysgwyl.’* 

Ffalsdr4 y Parchedigion. — Mae parchedigion yr enwadau 
crel'yddol wedi dyfeisio llawer ffnr<*d i attal eu del'aid rhag myned 
i wrandaw ar y Saint ; cmd nid oes neh hyd yn hyn wedi bod mor 
ffals ag un gweinidog Bedyddiedig yn y dref hon. Dywedai hwn 
yn gyhoeddus wrtli y gyunulleidía, yr yS^yriai hob un a elai i 
wrandaw ar y Saint yn amddifad o synwyr cyffredin ! Khaid i ni 
gyfaddef fod yu)a wir gyfrwysdra i gynllwyn i dwyllo. Ymdreclia 
p<»b penwan mwyach i ymgadw rhag ÿ Saint, rhag i’r gweinidog 
yma ddweyd mai llaid sydd gatiddo yn Ue ymenydd! 

Argraff-dv Saint. — Mae yr Apostol Orson Hyde, yn y 
“ Frontier Guardian,” yn ysgrifenu fe! y canlyn : — “ Mae yn dda 
genym weled ein cyfeillion bob amser, ond pan fyddont yn ein 
dilyn i’r swyddfa argraffu, a dechreu ymddyddan â’r gweithnyr. 
Mae hyn yn flinderus iawn iddynt hwy, ac yn rhwystr i’r gwaith. 
Nid yw argraff-dy yn le i droi mewn i dreulio amser menn siarad 
afreidiol. Os ydych am gael y papyrau yn brydlawn, gadewch ni 
wrthym ein hunain gymmaint a fo posibl, a gwnawn eu rhoddi i 
chwi. Os bydd genych wir fusnes yn y swyddfa, bydd yn dda 
genytn eich gweled yno ; ond os na fydd, gadewch ni wrthym ein 



TJDGORN 9E'IOK. 


Í44 

jiunain.” [Gallai “ ni Udoorn Seion’* ddweyd yr un peth, a 
•rhagor fe ddichon, gan eu bod yn golygu ac yn gweithio heíyd ; 
ond gobeithiant fod y brawd uchod yn llefarn digon drostynt.] 
Aür. — M ae aur yn y byd hwn yn cuddio cymmaint o bechodau, 
ag a wna cariad yn y byd nesaf. 

Dau Ddrwg. — “Yr ydychwedi tori’r Sabboth, John,” meddai 
rhyw grefyddwr wrth ei fab. “ Ydyw,** ebe ei chwaer fychan, “a 
chrib hir mam hefyd, mewn tri o fanau.*’ 

Os na fydd i ni sylwi ar ein ffaeleddau, bydd i ni ein hunain 
eu hanghofio yn fuan. 

Ni ddaw y dyn nad yw ond yn cyfieH.hu o hyd, byth yn bryd- 
ydd ; na’r hwn sydd yn copio o hyd, byth yn baentiwrj na’r hwu 
sydd yn nofio wrth bledreni o hyd, byth yn nofiadwr : felly, v 
dynion sydd yn ymddiried yn gwbl ar elusenau ereill, ac heb 
feddu un diwydrwydd eu hunaio, a fyddant yn dlawd o hyd. 

Rhyfeddod. — Galwodd llawer o Saint yn ein swyddfa o fewn 
y mis hwn, i ddweyd wrthyra nad oeddynt yn darllen yr Udgoric, 
trwy ofyn pa le yr oedd y brawd Phillips yn byw ! Darfu i ni 
hysbysu yn ein rhifyn olaf ei fod yn byw yn y tý nesaf atom. 

Daioni Cath. — Bu cath cymmydog yn ymweled â’n swyddfa 
yn lled aml yn ddiweddar, ond nid ymddengys iddi ddala cym- 
ruaint ag un o’r llygod bychain oedd yn gwneyd eu cartref gyda’r 
argraffwyr. Prynasom drap o’r diwedd, a daliodd hwnw y cyfan 
roewn ychydig amser ; ond tra yr oedd yr un olaf yn fyw yn y 
trap, daelh Pwssi i mewn, a gosodasom ninnau y trap a’r llygoden 
o’i blaen ar y llawr ; ac os do, ni wel6om un o honynt wedy’n, 
canys yr oedd Pwssi a’r cyfan ar ben tŷ pellenig cyn i ni gael 
amser i droi ! 

“ ATHRAWON.” 

Clywch ! “ Ai athrawon pawb ?” gofynai Paul. 

Pa’m y gofynodd y fath gwestiwn ffol ? 

Bii apostolion a phrophwydi gynt, 

A gwyrthiau a thafodau, ar eu hynt:; 

Ond ffoisant hwy ers amser maith ar goll, — 

Can’s deacons ac athrawon ’nawr yw’r oll : 
Perffeithia’r ’rhain y saint, ânt ’mlaen â’r “gwaith,’* 

A lluniant “gorff” heb draed na phenglog chwaith. 


JOHN DàYIS, ARGRAFFYDÜ, MEU TH YE-TYDFIL. 


Rmr. 


18 

** UtCWCH ALLAtt O Hom Hl, 

(«L» BlBILUH) r» MHUtL |.* 


i iuio«\ s i: i « iv , 


ŵcrcn b ŵaint. 


Crr. II.] 


«KHKHN, 


U’M» 24y. 


' 


CIRNWTSIAO 


TIÛ. 

(4ii«rü iì»*í l)fr H* 

ttnii.w )| %» i-48 

ttuddiclúrb Hrlbltn i*r F«f* 

aiiltid I4U 

llltlrhluH Muini«UI«»tfd .... I(í| 

i i«ud o (ìif a (j«acU i(T2 

ì T4.I, > II «b. a'r ì»Ui>«1 



C>muia«fn (.)ffndi«ol Ncill* 
dnul. tc ^ mnrlia.l >r 
«pr.ilul Jutm Ta>lur à 

Cb>iniu l?0 

Yr Yuiíndwyr Cjmiclf üi«* 

rddaf ' 

(.u(>niaUau ac Aicbiui. .... 178 | 


TUt). 

luíuodioti Ouhadl. ddol — 



... 180 

. .. 180 

hu F. n i..n>ild 

.... 180 

iii. \ u iartbfii — 



.... IHI 


.... 181 

l,ttrddÌAU Htrlon ..... 

.... 181 

1 ii u*i 1 r*i|i.«> r 

.... 181 

Ilbniucdd )i cn« Moimuii 181 

FCord.l i d< lnjtllloPleMly. IS2 

Aiu)dü (iyu Ü*4 .... 

.... lS’2 

á -m m É. 

182 


Dcl.ld Cllst 

.... 182 


MERTHYR-TYDFIL: 

AIUiHAFHWO AC AK \VKRTH GAN J. DAVIS, GEORGETOWN; 

AR WCRTH HEfTD 

Ga.i > Saiul )ü cyffrrdini'l, a llaurr o Ljfrwcribuyr, 
iih) y l)cau a’i Guglcdd. 


1P50. 


AT EÍN OOHEnWTR. *f. 

AT El'( r>0<B \RrH'VVR,— \|«e ehttrw ir«!| ir htn r(|\ 
• rh«l hrb J«lo i fyur tni jr 11*11. Ily l<| yu «nnhmrhrr I 
iol I nl o*rl »lu Uln «n d llorri, ic rn H««r. rrhin cnn.4 r 
mia nruf, frl y K«ll«n »noyd ein Byfrif.m yn b*ro| rrb>n 
y dyrhw.'ln y I.lrwr.14 (Wn Pr»it, jr hrn fydl yn v*ioI 
y m>» n««f. Ar y I.lrwyd.lion. ae niJ «r y 8»‘ni, y 
K»rph«y* cylln«tii hyn : yr hm * orehyibyti* y pen, 
111*0 yr *e|od*u oll rn b«roJ i «noothnr. 

Jgy 'l*o »»ydd y C'ymry kj mm»int *m Lyfr M»rm n • I.lyfr 
yr Athi»«i*oth»u »'r l yf»nimoJ*u, yn (rymrio*. frl »K r 
iuui' « bc**d Tliom»» Cou«»y «rji c»ni fol y coiilya — 

*• II, li» fnljein nl, r Crmry, 

Kin l.lyfr Mormon *ii eiu iaith, 

Fel r nm f«y o lounl 
A ehy»uron *r rin ulth ; 
llefyj, l.lyfr yr Alhr*«i*eth»u, 

II *ii yn ddiou rodjat dJyry 
I »«ytl.|.«(ioii nel«y» Ie»o, 

A'r Sulut iiiii.iilti va eu my»*." 

W »e yr “ Athr»«i»«th*u * «eji eo pyb.iedll, yn llyfrrn 
K«erlh pe.l»ir reinioR, Jan yr onw o “ Ddarlithiau »r 
Fíydd," k*ii JoMpli Snilth. Cald y S»lnt .M.tr n o lyfr*u 
p»n jmdrerhont brynu y tlui »yJJ rn »m» »r l»«. 

’d'tiTE» C<i«dkk«. — M»o yr 1 1 <• » uri » 1 (îeorrr B. W»ll«ee, «*■»*■ 
ofTeiri»J. yr b«u » UninJd vn 1. ivrrjio.il »r y 9fr I o'r mi» 
hwn, yn hythyau fod Oliror Cowdery «edi tn»r« yn ml« 
Chwefror di»edd«f o'r darfodedÌRaeth. Olirer Cowdery 
oihIJ ou o'r tri thy*t i Lyfr M«rm.<n. CafoJJ el e«zytnuno 
o’r ErI»v« »m et wrthryfelR«rwch r»i blynyjd.«*l<l yn 
ol. Kr iJJo«ro* «ll.»n o'r Eglwy» *m »mry» flynydJne.ld, 
etln ni thoflodd eríoed, mown un •mRylcbiad, tinrhyw 
nmmhonaeth mr»n perthyn» I wirínnedd ei d«(linl»eth 
flaenorol. Rhyw ■m»cr yn 1817 neo 1818 cetríndd et 
«elodiaeth yn ol yn tnhlith y Saint. Yr ocdd ei ddych- 
«rltad i'r ddindeli yn pori llaweny Jd roa»r i'r Snint, y 
rhni • eotient nm dnnn fol un ng ocdd «rdi dyuJdef llnwer 
^yn «n«er aefydlind yr Eglwy». Mae yn nwr weji mvned 
t'ffnrdd yr holl ddaear. Bydded iddn orphwTt me»n 
Iheddwch, nc i ddvf.»d nllnn nr foreu yr ndgyfodiaj c> nt»f 
i*fy«ryJ : tmgy«ryddol, yw tacr ddymuniid pob Saint, 



UDGORN SEIOiSG 

N I t' 

©cccn p ©crint. 


Rhip. J8.] MEHEFIN, 1850. fCYF. Ií. 


C ADWCH GOF-LYFR. 

Mae fjweision Duw yn y dyddiau diweddaf hvn wedí derhyn 
yshryd doethînph, pwybodaeth, a gallu ; a byddant yn »vírif< i 
ìddo Ef arn y defnydd a wnant o’r unrhyw. Bydd y nefoedd y/j 
ysgrifenn eu g^eithredoedd ; a bydd yr hyn a ysgrffenir yit-íae! 
ei gadw hvd ddydd y farn, i fod yn dyst drostynt neu yn eu 
herbyn. Dywedodd Iesu wrth y Nephiaid fod “ pob peth yn caeî 
e» ysgrifenu gan y Tad. a gorchymynodd hefyd i’w ddeuddeg 
dyscybl i “ ysgrifenu gweithredoedd v hohl hyny; canys alian * 'r 
llyfrau a ysgrifenir y bernir y byd.” Mae Iesu hefyd we«M gor- 
chymyn i henuriaid a ewyddogion ei Egìwys, yn y dyddiau 
diweddaf, i gadw coffadwriaetTi o’u holl weithredoedd. A ydv« 
gweisiím Duw wedi bod yn ffyddlawn yn y peth hwn ? Pe bydtb rr# 
ni yn ceel ein pwyso yn y glorian ynghylch y mater hyn, ofn«n 
y buasai llawer o honom yn cael ein hunain yn hrin o bwysau. 
“ Yr hwn sydd yn fy ngharu i,’’ medd Tesu, “ svdd yn cad« fy 
ngarchymynion.’' Anwyl frodyr, os ydym wedi bod yn ddi< g!yd 
hyd yn hyn, ac wedi esgeuluso gorehymyn ein Harglwydd. nu 
fydded i ni fod yn ddioglyd nac yn esgeulus o hyn allan. Prvr»e.d 
pob un lyfryn gwyn hychan, ac ysgrifened vnddo ei lafur ei hun, 
a phob dygwyddiad neillduol perthynol i waith Duw ag sydd yn 
dyfod o dan ei eylw, 

Pe buasai pob Henuriad, yn v;tod v pedair blynedd ar hym- 

tîieg diweddaf, wedi cadw coffadwriaeth gv«ir am boh pelh a 

T8 




ÜDGORN 5EJON. 


146 

tvelodd, a glywodd, ac a deimlodd o ddaioni, doetliiueb, a galííí 
Duw.buasai yr Eglwys yu awr yu feddiannol «r lawer o filoecid 

0 üvfr-lau, vn cynnwys llawer o wybodaethau pwysig a dtfnydd- 

1 )l. Pa faint o tì oedd sydd wedi eu hiacháu yn « yrtidol y:i 
vr Eglwv» hon, a dim neb wedî cadw un c«*rt'adwnueth o honynt • 
A ydv« hynyniawn? A ddylai yr amlygiadau gwyrthiol hyu 
o allu Üuw, gael eu hangbofio ? A «idylai y wybodaelh o'r peth- 
au hvn irysgu yn nghalonau y rhai hyny svdd wedi eu gweled, a 
chvrhaedd dim yn mhellacli na chlusliau eu cymtnydogion ? Ni 
ddylai yr esgeulusdod hyn yu ngweision Duw, fodoli dim yn 
tnhellach. Dylem gadw* cof-lyfr, o lierwydd fod Iesn wedi ei 
oich\ myn. Dylem gadw cof-Iyfr, o herwydd y bvdd yn eiu 
llesoli nt ein hunain, a chenedlaelhau ein plaut ar ein hol, Dvl- 
om gadw cof-lyfr, o herwydd y bydd yn gynnorthwy mawr er 
ysgrifenu banes cyffredinnl o’r Eglwys. Dylai pob iachád, a 
phob gwyrth ag y ntae Iesu yn ei chyfiawni trwv ryw rai o’i 
blaut. gael eu hysgrìfenu yu gywir, heb osod un lliw ar ddim. 
Ffeithiau eglur ddylai gael eu rhoddi, nid trwy glywed rbywuu 
vn ddweyd, ond trwy wybodaeth sicr. Ysgrilener enwau y 
personau a iacheir, y fystion, y doìur neu’r afiecbyd, y lle a r 
amser, a phob peth arall cyssylltiedig. Edryched llywyddion y 
c ynnadleddau fod y pethau mwyaf neillduol yn cael eu býsgrif- 
enu ar Gofres-lyfr y cangeuau befyd ; a danfoner y dygwyddiad- 
au mwyaf hynod atom uinnau i’w cyhoeddi. 

Dim ond chwech person, sef, Mathew, Marc, Luc, Ioan, Paul 
a Phedr, sydd wedi tystiolaethu eu bod yu llygad dystion o’r 
gwyrthiau a gyflwynwyd yn oes gyntaf Cristionogaeth. N'id oes 
un anghredadyn neu berson allan o’r eglwys wedi cytìwyno i 
wared unrhyw hanes ani wyrthiau ag oedd efe yn llygad-dyst o 
bonynt. Yr ydym yn credu fod tystiolaeth y chwech uchod yu 
wr: hwynt-hwy eu hunain sydd \n týstiolaethu megys llygad- 
dystion. Os yw yr Eglwys hon yn dangos tysliolaeth miloedd 
o lygaid-dystion byw ag sydd wedi gweled, teimlo, a cblywed* 
pwy na fydd yn alluog i weled fod gan Saint y Dyddiau Diweddaf 
fll mwy o dystiolaethau o blaid gwyrtliiau jn y dvddiau hyn 



CDGORN HEIOIT. 


147 


nng y mae yn bosibl i ddwyn er profi y gwyrthiau yn nyddiau yr 
apostolion ? Pwy fydd mor ddall, na wel fod tystiolaeth chwe 
mil o dystion byw ag sydd wedi gweled gẃyrthiau â’u llygaid eu 
hunain, yn llawer mwy grymos na tbystiolaeth chwech o dystion 
wedi marw ? Pa fodd yr ydym yn credu fod y dyn cloff wrth 
borth prydferth y deml wedi cael ei iachâu ? Yr ydyra yn credu 
hyny o herwydd fod Luc, ysgrifenydd yr Actau, yn dweyd felly 
láfe yn uuig sydd wodi ysgrifenu y ffaith. Fel gofyniad o’r un 
natur, — pa fodd y gwna pohl cenedlaethau i ddod gredu fod 
dyn yn Nghyraru, yr hwn oedd hollol fyddar a roud, wedi ei 
odferu mewn mynyd i glywed a llefaru trwy allu Duw vn ei 
weision ? Credant hyny o herwydd fod rhyw was i Dduw, fel 
T-uc, wedi ysgrifenu yr hanes. Nid yw y dyn cloff a sonia Lnc 
atn dano, ddirn wedi rhoi i’r byd un lianes o’r wyrth a gytìawn- 
wyd arno ef ; ond y mae'r mud a byddar a iachawyd yn Nghymru 
yn pregetliu i dorfeydd. Nîd oes un dyn allan o'r eglw.ys wedi 
cyflwyno tystiolaeth i waered anr y wyrth a wnaed ar y dyn 
clotf : ond mae golygyddion papyrau, a phersonau anghyssyllt- 
iedig a’n heglwys ni, i gyd yn cyfaddef y dygwyddiad rhyfeildol 
a ddygwrddodd i’r dyn mud a byddar yn Nghymrn, ond yr 
oeddynt yn «ualluog i gyfrif am hyny ; yr uu fath ag y dywed 
Luc, yr oedd yr Iuddewon yn analluog i roddi cyfrif am y wyrth 
neillduol a gyíiawnwyd ar y dyn clotf. 

Mae y profion a ddangosa yr eglwys hon o hîaid dwyfoldeb y 
Testaraent Newydd, yn llawer mwy, ac yn fwy argyhoeddiadol 
ì’r anffyddiwr, na’r holl dystiolaethau hanesyddol a gyhoedrì wyd 
gan Paley, Lardner, a dynion mwyaf dysgedig yr oes Mae 
cyflawniad gwyrthiau yn eiu dyddiau ni yn brawf i'r anffyddwyr 
l’od adùewidion eiu Hiachawdwr yn y Testament Newydd yn 
wir. Os oes gwyrthiau yn cael eu cyffawni yn awr, medd yr 
anflyddiwr., gallem gael eu cyflawni hefyd vn y dyddiau gynt, fe\ 
y tystia chwech ysgrifenydd y Testament Newydd. Pau y mae 
Iesu yn cytíawui yr addewid a wnaeth i’r credinwyr, ac yn. 
aehosi arwyddion i’w canìyn hwyut, mae yn rhaid fud y seciariaid 
yn wir ddall wrth waeddi fod dydd gwyrthiau wedi daríod. Mac 



UDGÓRN SEfltíN' 


1 13 

« riauniad geiriau eiu Harglwydd i’r crediuwyr yn dangos 'i‘f 
ouest t i galou, o hf.b cenedl, y gwahaniaeth rhwng ei eglwys ef 
ao eglwysi Pabaidd a Phrotestar.aidd, y rhai a roddaut heibru yr 
arwyddiou, gan feddu ffurf yn araddiíad o alluoedd. 

Hydded i’rSaint buro eu calonau o fiaen yr í\rglwydd, a dysgu 
ei orchyraynion a’u gv\-neuthur. gan gersio yn ddyial yr Yabryd 
Glân gyda chalonau addfwyn a gostyngedig, fel y byddo i allu- 
oedd y deyrnas hon gael eu hegluro yn fwy nertbol, er dyryau y 
g iu athrawiaethau a dynoethi y dichellion pregethwrol sydd mor 
gyffredinol trwy yr holl wlad. Yradrechwch adnabcnl ewvllvs 
Duw, hc yna gwnewch hi ; a hydd i chwi gynnvddu mewn líydd 
a gallu ues y cryna y cenedluedd yn eich presennoldeb. 


BAItNWYR YR “UDGORNỲ' 

Yn fynych condemniryr Udgorn gan ddynion, 

O «isieu cael ynddo rhyw stori ar droion 
Am ryw weinidog fo’n filain am geiniog, 

Ac hefyd yn chwannog o’r meddwon. 

Ac arall ddyweda, fel pe bai ar ddigio, 

Ni chym’raf yr Udgorn — raae’n trin y dybaco ; 

Gwell geuyf gael llonydd gan bawb fei eu gilydd, 

Ac eist.edd yn ddedwydd, a 'sraocio. 

Na. na, medd y trydydd, a’i olwg yn chwer*v, 

Un brwnt yw’r dybaco*— raae gynddrwy a r cwrw j 
Ond carwn fy hunan gael raw\- o ymddyddan, 

A ’chydig yragecran a thwrw. 

Taw, taw — ’rwyfyn credu fod digon o gynhw r’ 

Yn raysg yr enwadau, «tebai rhyw tfennwi , 
lian waeddi ei waethaí, Rh(*wch hynt Califuinia, 

Ac yua ni chadwa’i ddira dwudwr. 

Ar hyn dvna ddoethyn yn taflu ei olwg, 

Gan ddechreu llefaru a charthu ei wddwg — 

Älae gormod o bethau nad oes dim o’u heisieu, 

Yn dod trwy’r papyrau, mae’n aralw’g. 

Oes, ops, raedd rhyw bry'H-1,1, mae’r holl ddarllenyddion- 
Yn achwyn o gwmpas, o eisieu peunillion ; 



ÜPÔOR* SEÎO*. 


149 

Ac vna T n difvru gaera oll t'el un teulu, 

Peth hyfryd yw canu gau ddynion. 

Ac arall fỳn hanes y gwledydd a*r gweithiau,. 

A phrisoedd y defaid, y raoch, a’r ceffylau ; 

Am na chaiff hyny, mae'r gwalch hwn yn gwgu, 

Gan ddechreu mawr ffrorai ar brydiau. 

Ac ambell i tfolddyn ddyweda ei feddwl, 

Ei fod ef yu dysgwyl cael clywed y cwbl 
Ac felly ’rwy’n tystio, nas gellir eu boddio, 

Pe byddis yn treio’r fatn drwbl. 

A rainnau a weddiaf dros y Golygydd, 

Ara iddo gael cymhorth gan Ysbryd yr Arglwydd, 

Fel byddo trwy hyny yn gwir adeiladu, 

Y Seiutiau trwy Gyuiru yn ebrwydd. 

J fre Sior. T. H. 


BUDDIOLDEB BEIBLAU I’R PAGANIÁID. 

W illiam — Boreu da i chwi, Thoraas, Buasai yn dda penyf- 
pe buasech yn ein capel ni neithiwr, pan oedd eiu gweiuidog yn 
son am ddaufon Beiblau i'r Paganiaid. O, fel y teimlera wrth ei 
wrando. ’Rwyf yn siwr, pe buasech chwi yno, nad arosech ragor 
gyda’r Seintiau. 

Thomas — Wel, rhowch glywed pa beth a ddywedodd ; hwyrach 
fod gauddo rywbeth werth ei wrando. Buais fy hunau yn arfer 
gwrando llawer ar yr Independiaid yn son am y paganiaid. 

Williara — Dywedodd fod rhwymau niawr ar Gristionogion y 
wlad hou i anfon y Beibl i blith y paganiaid, yn eu hiaith eu. 
hunaiu, fel y gallont wybod, fel ninnau, ain ffordd y bywyd. 
Wynegodd ara y miloedd a ysgubir bob blwyddyn i’r byd arall, 
yn amddifad o*r gyfrol santaidd ; a dywedodd y dylera ui werth- 
fawrogi eiu breintiau, o herwydd fod genyra gymmaint o Feiblau, 
a theimlo hefyd dros y paganiaìd. 

Thomas — Ai dyna fel y dyw-edai ef, ynte ? Mae y Beibl yn 
dda ao yn ddefnyddiol i bawb, mae yn wir, ond pa le y cawsoch 
chwi gommisiwn i gyfieithu, cylioeddi, a dosparthu y Beibl i'r 
paganiaid, na neb arall r Fe roddwyd commisiwn i bregethu yr 
efenyyl i’r boll genedloedd, oná nid i cliwi y rhoddwvd ef. eitbr 
i’r deuddeg apostolj ond ni roddwyd coramissiwu i neb gyfieithu 



160 


tDGORN SEION. 


a dospartha beiblau î Os ydvch am ddilyn yr apostolion, gad» 
ewch y cyfan yn llonydd, a phregethwch yr efengyl yn unig. 
Nid yr efengyl yw y Beibl, canys yn mhell wedi dechreu pregethu 
yr efengyl, yr ysgrifenwyd llawer o’i gynnwysiad. Ni all y 
Beibl achubneh; yr efengyl, yr hon yw y “ trysor” sydd mewn 
“ llestri pridd,’’ yn unig svdd yn achub. Mae y Beibl yn sicr o 
fnd vn rhwystr mawr i’ch cenadun chwi ac ereill yn mhlith y 
paganiaid. 

Williauj — Pa fodd yn y byd y gall y Beihl fod yn rhwystr. 

Thomas — O herwydd ei fod yn dweyd ynghylch pob peth braidd 
yn hollol groes i’ch cenadon chwi. Tra dyweda y cenadon mai 
taenellu o le9tr a wneir yn y bedydd, a hyny ar fabanod a phawh, 
ac nad ydyw er raaddeuant pechodau,nac ychwaith o bwys raawr; 
tystia y Beibl “ A hwy a fedyddiwyd ganddo ef yn yr Iorddonen, 
gan gyffesu eu pechodau,*’ yr hvn ni allai plant; ac. “ oddieithr 
geni dyn o ddwfr, ac o’r Ysbryd, ni ddichon efe fyned i mewn i 
deyrnas Dduw.” Tra dywed y cenadon mai ffolineb yw gosod 
dwylaw ar ol bedyddio, tystia y Beibl i ddau o’r apostolion orfod 
myned i waered at y Samariaid er gosod dwylaw, cyn y gallent 
dderbyn yr Ysbryd Glan. Tra dywed y cenadon nad oes arwydd- 
ion i ganlyn neb ond yr apostolion, tystia y Beibl, “ A'r arwyddion 
hyn a ganlynant y rhai a gredant," Tra dywed y cenadon am 
beidio dysgwyl y doniau ysbrydol, ty9tia y Beibl y dylid eu 
“dei9vf.” Tra dywed y cenadon nad yw yr Ysbryd yn cael ei 
roddi yn awr yn ei ddoniau eglurbaol megys cynt, tystia y Beibl 
fod yr addewid o hyny “ i bawb yn mhell,” a dy wed, “ Eithr eglur- 
had yr Ysbryd a roddir i bob un.” Tra dywed y cenadon nad oes 
tlim eisieu apostolion a phrophwydi, &c , tystia y Beibl i’r rhai 
hyny gael eu gosod yn yr eglwys “ i berHeithio y saint, i waith v 
weinidogaeth, i adeilad corff Crist, hyd oni ymgyfarfyddom oll 
yn undeb ffydd.’* Tra dywed y cenadon am yra am ddoctoriaid 
at y claf, tystia y Beibl dros alw ato henuriaid yr eglwys* 
Mewn gwirionedd, beth bynag a ddywed y cenadon, mae y Beibl 
yn siwr o’u croesi ; ac y mae’r paganiaid, os ydynt yn gallu dar- 
ìlen, yn ffolach nag anifeiliaid, os credant y Beibl a’r cenadon. 
Buasai yn well i’r cenadon argraffu eu cyffes ffydd, a gadael y 
Beibl i’r Saint, y rhai yn unig sydd yn unol ag ef yn mbob peth. 

William — Wel, yn wir, Thomas, eich cwrdd chwi oedd y lwc 
oreu i mi erioed. Ffarwel yn awr ; byddwn yn frodyr cyn hir. 



UDGORN SEION. 


161 


DIAREBION MORMONAIDD. 

Lamp y bydysawd, yr hon a gr»»«ir yn y nefoedd, yw yr oreu 
a mwyaf rhad o b<»b lamp sydd yn y byd. 

Dewisa y clyn call hon o flaen un arall ; ond y flol a gysga 
tra byihlo yr haul boreuol yn tywynu, ac a oleua lauip ar ol 
ithh» fachlud. 

Mae hyn vr un fath â thori brethyn o nn pen i ddernyn, a’i 
wnio wrt!i y pen arall er ei wneyd yn hirach. 

Mae yr hwn sydd yn cysgu pan fyddo yr liaul yn goleuo, ao 
vn cynneu ei lamp pan na fyddo, yn diystyru lamp Duw, ac yn 
tretbu ei lygaid a’i bwrs am ddim. 

Diw drwydd sydd vn myned law yn llaw gyda duwioldeb. 
Mae yn anrhydedd i fod yn amaethwr, oblegid un felly yw ein 
Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Efe ddurfu blanu gyntaf ar y 
dd»e.ir. 

Mae yn dda hefyd i fod yn daeliwr, oblegid ein Tad o’r nefoedd 
oe»ld y taeliwr cyntaf ar y blaned hon. Gwnaeth ef beisiau i 
A*lda ac Efa, pan oeddynt yn ieuainc ac yn ddi-brofíad ; ac felly 
eu dilladu. 

M ae yn dda hefyd i ysgrifenu, oblegid yr oedd ein Tad o‘r 
nefoedd yn ysgrifenydd. Ysgrifenodd â’i fysedd ei hun ar y 
llechau ceiyg. 

Y mae adeiladu llongau, temlau, a thai, yn dduwioldeb 
hefyd ; oblegid yr oedd Duw yn feistr gwaith yn yr holl gel- 
fyddydau hyn. Efe roddodd batrwn y Uong gyntaf i Noah ; 
ac efeoedd prif-adeiliadydd taberuacl Moses, a theml Solomon. 

Y dyn doeth a ddilyna ei gynlluniau ef; ond y ffyliaid a ad- 
eiladant synagogau yo ol eu raeddyliau eu hunain 

Mawr yw dirgelwch anwiredd, a thwyll ; ond y mae gwiriouedd 
yn hunan-eglur, ac yu rhwydd i’w amgyffred. 

Gwirionedd yw gwybodaeth o bethau, fel y maent, fel yr 
oeddynt, ac fel y byddaut etto. ,, 

Mae pob gwirionedd yn anymddibynol yn ei gyleh ei hun. 
Mae ei gyfreithiau yu hollalluog, yn dragywyddol, ac yn anghyf- 
newidiol. 

“ Gwybodaeth, neu oleuni gwirionedd, ni chafodd erioed ei 
greu, ac yn wir ni ellir ei greu bytli.” 

Gwirionedd yw goleuni — goleuni yw ysbryd— ysbryd yw 



tfnc.rtftN stfirt*. 


'16*2 

bywyd. Om moneddj coleuni, ac ysbryd, vw cyfrnilb y bvw%M 
a’r cweithrediuil, t. wy y rhai y inne pob pMh yn ca*l eu 
r raetliu, a thrwy y rhai y ruaent )ii symud»ac\vn bod. 

(ìẃîrionedd a cyfiawuha. 

(íAyirioiíedd a s-mteiddru. 

(rwirionedd a bura. 

(t wirionedd a ddyrchäfa ddyn i orsedd y nef, ac a’i corora *â 
Hiywyd tracywy«ldol *a UyWodr ieth yn mbresenoWeh y Jehofah. 

Mae gwirhniedd yn dyfod at ddyn l trwy wyboduethyddion 
îgoruchel; 'trwy lais Dmv, irwy weinyddiud angylion, a tlirwy 
«Yshryd santaitld> prophwydoliaeth a dudyuddiUd. 

Yn eich lioll ennilliadau, ennillwcli wirinnedrl. oblegid rliydd 
•hwn fywyd tragywyddol i chwi, ac a’cli corona cliwi â cliyfoetli 
: ac anrhydedd, y rhai na dditìanant yn ‘dragywydd:— O'r Frontier 
1 Guardian , Gorph. 1 1, 1349. 


CAWOD'O (ilü AM5W VRD. 

^Yr Vdvm tn ‘dyfynu o’r f Fayetlville Cîirolinian,’' am v f)fed o 
^Fawrth, y dernyn canlynnl mewu portby nas* i’r rliy feddod neill- 
dnol h welwyd yn dditieddar yn Noiili Caroltra: — “ Dydd Mer- 

• cher, derlnhÌHNom yr ohebiaeth g«ilvnol oddiwrth M r. ClaVksftn, 
’trwy Mr. Rolland, o (Jlinton, a cliawu >deser mawr wrth *:vdeu 

yr amgylchiad’ rhyfeddol o> tìaen eiu darllenwyr: — ‘ Ar y J5t'ed o 

* Chwel'ror, f850, disgyiiodd, o fewn‘100 llẃlh i dy Thomas M. 
v Clarkst)n,’yn swydd Sanrpson, gawod o gitr a gwa^d, oddeutu 3 ) 

troedfedd o l le<l, ac, mor bell ag yr olrheiniwyd, oddeutu 250 neu 
•300 o làtheni o hyd, Y darnau a ymddango«seut yn gig, afu, 
ysgyfaint, ymenydd, a pwired. Rhedai peth o’r gwaed ar y daîl, 
J ac ymddangosai yn ífresli iawn. Yr oedd tri o’i blant ef (T. M. C.) 
‘ allan yn y gawod,a rhedesatit at eu mam,gan waeddi, ‘Mam,mae 
'cig yn disgyn !’ Aeth t*u tnam'yn union i weled, ond yr oedd y 
gawod drosodd, eithr yr oedd y cig, v &c., ar hyd y Hawr. Yr oedd 
'Nèil Crtmpbell, Ysw.,- yr hwn s\Md yn byw gefllaw, yn y fan vn 
c fuan wedi i’r gawod ddisgyn,*a barnodd y cẃbl fbl y tystiolaethir 
^tn’híTd. >Yr oedd un o’i blant oddeíitu í50 o latheni oddiwrth y 
iîgawo<l,'a daeth pan redeg at y lleill, ga« 'ddywedyd ei fod yn 
fcr <gli rhvwheth tel g«aed. Yn ystod \vr amser y disgynai, tr 
“Gvdd cwiuwl uwchben, o ymddangosiad cocWyd,-megys cirmwl 



rr»c.oK\ <îrifvs. 


■pnrnl Nîd r*í»rì»? <lim i'ivi»w. í ▼ li» vmf?iì ;, '»vnn nreirwire’d yv 
; st thnw Mr. Ifo'liiu.l ••♦*wch <{d4>nan n’r cii», y rlini »ViM 
Ave<li Rvcltti wrfh «n r ulw tnor hir. Vr i*i«lil*ich, &c. f T M. ('/ 
Mtte v Hrmvti svM wodi ei «tlu«l pydn ni wnii «i ch«ilit» lr«v 
ddntt o'r chwyddwydrHii troren yn v 11«*, ae y inÄo hodolÌHi*th »WH«d 
wedi ei hrofi ; oudnid 'ned l diin yn dam»os j*îi Itrth wdd cvin 
-meriad y sylwedd. Mne eí ^r«*^l pnn yn aych. h plinn yn wlvch 
-mewn dwfr, yr un fatlì â chig hraenedig; ue uid oes hraidd 
ammheuaeth nad dymiheth vw/’ 


T TAD, Y MAB, ATl YSBttYD GLAN. 

Ar ol bwriadu amryw droion, arweinir ni vn a«r i yspnfenn 
ein golygiadau tneun perihynas i'i T-ul, y .Mab, a‘r Ysbryd Glán, 
fel y gallo pawh wybod ein barn ar drstunau sydd yn yntddangns 
mor ddyryslyd i lawer. Y mae y tri uchod yn dal perlhyuas 
agos â ni ; uc fe ddylai ein hod yn gwybo«! rln wheth am danynt ; 
can\8 y mae un yu Dad i ni, y Uall vn Frawd, a’r trydydd yn 
Pdvddanvdd arall. Yn enw y tri hyn y cawsom ein hedyddio, 
»c y dygw vd ni allan n deyrnas v tywyllwch i deyrnas y goleuni ; 
ac yn a«r, wedi derbvn yr Ysbryd Glân, yn ol \r adde«id, 
.gallwn wybod pa heth ydyw, a thrwy yr Yshryd hwn jgalh* n 
ddweyd niaí y Crist fu ar y ddaear yw y Mah, ac mai y Tud 
• yw y person gogoueddus hwnw ag yr eisteddai lesu (ìiist ar <*i 
ddeheulaw yn y nefoedd. Nid un yw y tii uchod ; ohlegid y 
mae’r Tad ei hun yn un, a’r Mabyn un, a*r Ysbryd Glân yn 
un; ac felly un dairgwaith. vw tri, ac nid inwy ua llai. Mae y 
Tad a’r Mah yn ddau berson .gw ahanol ; ac y mae yr Yöbiyd 
Glân yn svlwe<ld sydd yn deillio oddiwrtli y Tad a’r Mab. Er 
hyny mewu llawer o hethau, ma<» y tri hvn yn un, megvs y 
dangosa yr yseryihyrau ; a gedlir dweyd fod y Tad yn Ddnw, 
y Mab yn Dduw, a’r Ysbr>d Glân yn Dduw; a bod y tri yn 
Pduwiau sylwedtìol. Eilhr ei mwyu trefn, cawn sylwi ar y tii 
.dau wabanol beuau, gan ddechreu gyda’r cy ntaf, sef — 

Y TAD. 

Creda pawb fod y Tad yn Pduw.ac mai gwir yw yr ysgrvthvr a 
/ddywed mai Ysbrml vw : i.nd haera llawer iini prih *-insv]weddíil 
Y\\ yshryd. tra ciedwn ninnau uiai yr unig bct-h ansylweddo \w 



UDGORN S Ê T O N . 


îí>4 

dim Mae y Tad yn fod sylweddol. Peth sylweddol liollol yw’r 
defnydd sydd yn ei gyfansodd». Er hyny mae y defnydd hwi» 
ni^wn rhai pethau yn dra gwahanol i'r defnyddiau mwyaf adna- 
lnddusim; ac uiewn pethao ereill y mae yn g\mhwva yr un 
fath a phoh defnydd arall. Y mae sslwedd ei gorff yn llauw 
gwagle yr trn fath a rhy w ddefnyid arall ; a pherthyn iddo 
gaiedrwydd, hyd, Ded, a thrweh, fel poh deluyddiau ereill. Nid 
yw defnyddiau elfenol ei gorff yn galiu meddiannu, ar yr un 
pryd, yr un gwagle, ag a feddianna jhy w fater arall ; ac ni 
all sylwedd ei berson, mwv na phoh sylwedd arall, fod mewn 
dau le ar yr un araser. Hefyd, gofyna amser i symud ei hun o 
un man i'r llall. Nid yw wahaniaeth pa mor gytìym yw ei 
symndiadau, mae araser yn anhebgnrol i bob syraudiad, huan 
n< u araf. Mae yn gwahaniaethu oddiwrth bob mater araD yn 
rhagomldeb ei alluoedd, gan ei fod yn wybodu», yn hoD ddonth, 
ac yn meddu y gallu o liunan symudiad i raddau mwy o lawer 
na defnyddiau garwaf natur. Nid yw fod I)qw yn ) sbi yd ddim 
yn ei wneyd yn fod ansylweddol. Mae “ bod onsylweddol’’ yn 
wrth-ddy wediad ; ac nid yw ansylweddoldeb ond euw arall ar 
fidìin. Mae ysbryd yn gymmaint o ddefnydd â’r byn a elwir yn 
ori'jrn neu hydrogen. Medda lawer o briodoleddau yn gytìredin 
fel rhyw í'ater araD. Mae fferyllwyr wedi dargaüfod oddeutu 
trugain raath o ddefnyddiau ; ac y mae pob un yn raeddu ar rai 
priodnleddau ag sydd yn berthynol i’r lleill, a rhai priodoleddau 
pt-rthynol iddynt eu hunain nad oes yn meddiant y rhai ereiD. 
Yn awr. ni wnai un fferyllwr, wrth ddosranu ei sylweddau, ryfygu 
dweyd, Mae y sylwedd hwn yn ddefnyddiol, ond y sylwedd yna 
sydd yn annefnyddiol, o herwydd ei fod yn gwahaniaethu mewn 
rhai pethau oddiwrth y cyntaf. Galwai ef y cyfan yn ddefnydd- 
iol, er eu bod raewn rhai pethau yn gwahaniaethu yn fawr. 
F< lly, mae y sylwedd a elwir ysbryd yn ddefnyddiol, er ei fod 
yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrth ddefnyddiau ereiD. Nid yw 
ond ychwanegiad o elfen arall o uatur í'wy pwerus nag un a 
ddarganfyddwyd hyd yti hyn. 

Gati mai Ysbryd \w Duw, a bod yr y3grythyr yn dweyd, nad 
oes gan ysbryd (/nawd ac esyi/rn, meddylia Dawer nad yw y Tad 
yn fod sylwe ldol; ond yr un peth ydyw raeddwl nad yw tŷ neu 
graig yn sylweddol, oblegid na feddant gnawd ac esgyrn, â 
ìr.eddwl hyny. GaD ysbryd fod ar lun a delw dyn, yn weledig, 



IDGORN SEION. 


165 

äc yn deimladwy hefyd, heb fud yn meddu cnawd ac esgvrn, 
Ymddengys mai cnawd ac esgyrn yw y gwahaniaeth sydd rhwng 
dyn ac ysbryd ; fel y gallwn ddeall wrth yr hyn a ddywedodd 
lesu Grist wrth ei ddyscyblion, pan feddyliasant hwy mai ysbryd 
ydoedd. 

Kr tod ysbryd yn sylweddol, ytnddengys y medda ar ailuoedd 
i ymeangu a chyfyr.gu ei hun fel yr ewyllysia. Mae yu ddiau 
tod ysbryd baban mor lawr ag ysbryd dyn mewn oed, ond ei 
fod yn cyfyngu ac yn ymeangu ei hun i gyfateb y corli'. Vr 
oedd corlf ysbrydol Crist, pau y gwelwyd ef yn ílaenurol i’w 
ymgnawdoliad, yn ymddaugos o faiiitioli dyn ; ond pan y ganwyd 
ef o b'air forwyn, yr oedd yn rliaid fod eiysbryd wedi ei gyfyngu 
at faintioli babau, a’i fod wedi hyuy yn ymeangu grda’r totii’, 
nes cyrhaedd ei faintioli blaeuorol. Ond er dangos y gallu hwn 
yn amlygach etto, canfyddwn yn yr yegrythyrau fod saith o 
ysbrydion yn medru llettya yn nghorff älair Alagdalen, a lleng 

0 honynt mewn dyn arall. Wedi bwrw y lleng allan o’r dyn 
hwnw, ymddengys iddynt ymeangu gymmaint nes hod yn alìuog 

1 fyned i bob mocbyn yn yr holl genfaint, a’u liarwain dros y 
dibyn i'r môr. Ymddengys yn rhesymol wrth hyn uad yw gwa- 
hanol ronynau ysbryd mor gydiedig wrth eu gilydd, nad allant 
fyued i mewn a dyfod allan o gorff, trwy gytieu eu hunain yn y 
duìl mwyaf manteisiol. Mae vu rhaid hefvd fod gronynau 
ysbryd yn llawer teneuach nâ gronynau defnyddiau cyffredin, 
cvn y gallaut dreiddio i mewn rbyngddynt, megvs ag vr ym- 
ddengys y maent yn gwneuthur yn y corff dyuol. Mae haien 
neu siwgr, trwy íod eu gronyuau yn fanach na gromnau dwl'r, 
yn gallu jmdreiddio i mewn rhyngddypt, heb wneyd y dwir 
ddîin yn fwy. 

Ond yn awr, cawn fyned yn fwy uniongyrchol i sylwi ar 
berson y Tad. yn ol ein haddewid, gan ein bod wedi dangos i 
raddau pa beth ydyw ysbryd. Ac yn gyntaf, cawn glywed pa 
beth a ddywed y l.lyfr Gweddi Cyffredin yngliylch Duw, neu y 
Tad. Llefara yr erthygl gyntaf fel y canlyn : — 

“Nid oes ond un gwir Dduw hyw, tragywyddol, hel yorll', heb 
ranau , híb ddyoddefiadau ( passions I; o aufeidrol atin, doethineb, 
a daioui; Gwneuthurwr a Chynnalîwr pob peth gweiedig ac 
anwcledig. Ac yn undod y Duwdod yma y mae tri pherson, 
o un sylwedd, galluogrwydd, a thragy wyddoldeb ; y Tad, y M ab , 



OlNlOhN S í*. ! I » ÎV - 


r*m 

a’r Yshry.i G-ÍAn.’’ N i<ì v w Hglwys Locgr, yn- ftry nâ n'rnnat»', 
v’(**li lîiiiif'os- ♦•ii»’ hys'jrythyran, i br«<ti c\ w iiilch ein haeriivian. 
Miu' hyny yn Hr<r*~ln‘>> ci wneytl^a ineiUlyliwii yr erys hyili heb 
ei wneyd, o mn • yr E}»l\v\s, oblegid y inao yn waiih lle«i «n- 
îiawdd ; ond le vindie* hwn ni i tldy fod aj» ysgrythyrau i 
gadarnhau a phroíi' ein dywediadau, oblegid lod l»yny yn waitii 
digon rhwydd. 

Cîan hyny, cawn chwilio yr ysgrythyrau, er gweled a oes rhyw 
sail i gredu mewn Diiw ‘‘ heh gorft’, heb ranau, beb ddyoddefiad- 
nu,” neu yute, ryw sail i gredu ei fod yn Dduw yn nieddn ar 
gorfi’, rhanau, yn gystal â dyoddefiadau neu nwydau. Yn (ien- 
i, 27, dywedir, “ Felly Uuw a greodd y dyn ar ei ddelw ei bun 
ÿr hyn a ddengys pe buasai Duw heb gorií na rhanau, y bydda» 
dyn hefyd yr un l’atb, gan ei fod wedi ei greu ar ei lun a’i ddelw 
ei hun. Ond rbag i neb ddilyn esiampl y sarff, yn y fan hyn^ 
i esbonio, caiff yr ysgrytbyr esbonio ei buuan. Yn Gen. \, Ò, 
darllenir, “ Ac Adda a fu byw ddeng mlyuedd ar hugain a chant, 
ac a genedlodd fab ar ei íun a’i ddelw ei hun, ao ahvodd ei enw 
el’ Seth.’’ Yn awr, y mae yn rhaid fod Seth ar hin a delw 
Adda, yn yr un ystyr ag yr oedd Adda ar luu a delw Duw. 
Is'id rhyw ddelw foesol a feddylir, ond delw corfl'orol ; oblegid 
yr un fath y Uefarir am Adda ac am Seth. Os mai cyfeiriad a 
wueir at foesoldeb Adda cyn y cwymp, pan y dywedir iddo gael 
ei greu ar lun a delw Duw ; nid cyfeiiiad at hyuy a wneir mewn 
perthynas i Seth, canys yr oedd ei dad wedi syithio o’i gyflwr 
moesol cyn iddo gael ei genedlu. Peth arall s\dd yn profi fod 
Duw yn meddu corff a rbanau, yw fod Ciist “ yn wir lun ei 
berso/i el',” ar ol icldo yiugnawdoli megys dyn. (Gwel lleb. i, 'ò.) 
Mae hyn yn dangos fod y Tad yn bersoii sylweddol, a bod y 
Mab yn wir lun y person sylweddol linnw. Y mac gau lesu 
Grist gorff a rhanau, yn gystal â nwydau ; ac y mae \n rhaid 
fod hvny gan Líduw befyd, onide ni allai Iesu Grist fnd yn wir 
lun ei hersun Ef. Y mae yn wir fod cyrtf nelbl a cbyrtf daearol ; 
oii'l y inae eu delw yn gyflelyb. Yr oedd C'rist ar luti a delw 
dyn wedi ei adgyfodiad, yn gysiâl a chyn ei groeshoeliad ; ac yr 
oedd inor debyg wedi adgyfodi, ag o'r blaen, fel y gallai ei 
ddyscyblion yn rhwydd ei adnabod, pan y bu yn cyd íwy ta â 
hw ynt. 

Yr oeJd holl y mddangosiadau Duw i Abrahaui, yn ildigonol 



ÜDGOR'N 8EÍON. l(i? 

i- hrofi' ei fnd yn meddu curtr, rhanHii, a nwytlau, fcl dvn, pe na 
buasai dlm Hrall yu pri»li hynv. Vn Gen. xv»ii, dywedir i’r 
Arfilwydd, yn nghwmpeini dau angel, ymddangos i Abrahain y iv t 
ngwastadedd Matnre. Yr oedd yr Arglwydd- yn terdded tuag a£/ 
Abrahani, a rhedi>dd yntau i’w gyfurfod; y r>a guj.chy«Uivnodil4 
Ahraham ara ddwfr er golchi traed yr Arglwydd a’r augylion; a 
uiynodd deisenau, a llo tyner.a da,’’ ac ymenyn, ac a’u gosodíiddr. 
o’u blaen ; “ a hwy,V medd yr ysgrythyr, “•» fwytasint.’*' t% A’r- 
gwyr a godasant- oddi yno, ae a e Irychasant tua Sodooi ; ac- 
Abraham a aeth gyda hwynt, i’w hanfon bwynl/* “ A’r gwyr a 
droisant oddi yno, ac a aethant tua Sodom : ao Abraham yi* 
8»?fyll etto gerbron yr Argjwydd;’’ “ a’r Arglwydd a aeth 
ymaith pan ddarl'u iddo ymddyddan ag Ab.rahatn.” Yn awr, o»s 
nad oedd yma gyrtf sylweddol,. pa fodd yn y hyd V gellid golchi, 
eu traed, &c,; a pha- fodd y gallent hwythau fwyta cig llo 
iheisenau.? Ond, meddai rhywun, cyrff beuthyg oedd ganddynt. 
C’aniateir- hyny yn rhwydd, pan y caflb ei brofi o’r ysgrythyPj 
eithr nid cyn hyny : y.r un peth fuasai.dweyd mai coríf bei-tnyg 
oedd gan Abraham hefyd. Ond na chaua-ddettller ni ynghylch 
y cyríf liyn : dweyd ydytn fod gan yr Arglwydd, a chan bob 
ysbryd arall, gorff syl weddol ao y gall cortf fod yn sylweddol, 
heb feddu cnawd ac esgyrn. Mae yr Arglwydd, yn fynych, yn. 
yr ysgrythyrau, yn cael ei alw yn “ graig,” “ ttmdtiifiynfa,’’ “ tẃr,** 
“ tarian,’’ &.c. ; ond nid oes neb wedi ei weled yn ymddangos ar 
lnn pethau felly,„eithr ar lun dyn yn unig. 

Diohon y dadleuir erbyn hyn fod Ioan yr apostol yn dweyd» 
Ni welodd neb Dduw erioed” (Joan i, 18); a chan h\ny maL 
ofer yw dWyn enghreifftiau o’r Hen Destament er profi i’r gwrth- 
wyneb. Yn wir, mae Duw hefyd wedi dweyd wrâh Moses». 
“ Ni’m gwel dyn, a by.w,” yr hyn.sydd ym cadarnhau y dywediad 
uchod, Ond os darllenir yr ysgr.ythyr gyssylltiedig (yq. Exodus. 
xxxiii, 18 — 23), ceir gweled fod Mnses yn ceisio gan yr Arglwydd, 

“ Dangos i mi, atolwg dy oijon 'uwt ;*’ i’r hyn yr atebodd yr 
Arglw.ydd, “ Ni elli weled fy wyneb,: canys.ni’m gwel dyn a b\ w ;•*' 
a- dywedodd he.fyd, “ Wiele- fan yn fy ymyl, lle cai sefyll ar y 
graig : a ttira yr elo fy ngogoniant heibio, mi a’th osod*. 
af o fewn agen yn y graig ; a mi a’th orchuddiaf a'm 
llaw, nes i mi fyned heibio. Yna y tynaf ymaith fy llaw,. 
a’ui íu cefn a gai di ei weled ; ond ui welir fy wynebf' sef ei wyueu. 



168 


UDGORN SEION. 


yn ei ogoniant, wrlh gwrs; canys dywed adn. 1 1 fodyr Arglwydd, 
yn flaenoroli hyny. yn llefaru wnh ISloses “ wyneb yn wyneb, 
fel y llefarai gwr wrth ei gyfaill. ,, Etto, y raae aragylchiad arall 
hefyd yn yr ysgrythyr, yn rhoddi goleuni raawr ary niHter uchod, 
ec yn dangos fod Duw yn weledig, a bod ganddo gorff teimladwy 
megys dyn. Yr amgylchiad hyny yw, ymdrech Jacob â Duw. 
Yn Gen. xxxii, 24 — 30, darllenwn fod Jacob yn yradrechu á gwr, 
nes codi y wawr, er caei bendith ganddo; ac iddo ofyn i'r gwr 
ei enw, yr hwn a atebodd, “ I ba beth y gofyni hyn am fy enw i ?** 
Ac yno efe a'i bendithiodd ef. A Jacob h alwodd enw y fan, 
Peniel: oblegid gn'tlais Uduic wytteb yn icyncb , a dianyedd fy 
cinìoes Ni wyddai Jacob ar y dechreu raai â Duw yr oedd yu 
yradrechu, er ei fod yn ei weled ; ond wedi gofyn am ei enw, a 
chael ei fendithio ganddo, deallodd pwy oedd rhwng ei freichiau, 
a gwelodd Dduw wyneb yn wyneb; ond nid yw yn ymddangos 
iddo weled ei ogoniant, yn neillduol gogoniant ei wyneb, onide 
ni allai ddianc yn fyw ; canys ni ellir gweled ei wynebef ynei 
ngoniant, a byw. Ni ellir gwele*! Duwmewn un ffordd, beb fod 
dyn yn feddiannol ar ofl'eiriadaeth Melchisedec, yr hon sydd yn 
raeddu bawl i gyfrinachu à Duw w>neb yn wyneb, fel Moses. 
Yr oedd Moses yn sefyll yn ngwyddfod yr Arglwydd yn fynych ; 
ond pe gwnelai y bobl hyny, syrthient yn farw o’i tìaen ; canys 
ni allent edrych ar wyneb Moses, pan yr oedd yn dyfod i waered 
o’r raynydd, serch edrych ar wyneb Duw. Mae gallu gan Dduw 
i guddio ei ogoniant pan y myno, a dangos dim ond ei berson ; 
ac ni chofiwn yn awr fod neb ond Moses wedi gweled Duw yn ei 
ogoniant, ac nid heb gryn ofal y dangosodd Duw ei hun yn y 
dull hyny iddo ef, rhag iddo farw. 

Fe welir, bellach, fod gan y Tad gorff, rhanau, a nwydau, 
megysdyn; a’i fod yn raedru clywed, siarad, bwyta, cerdded, 
&c., ac yn alluog i ddigio neu garu. Ond nid yw fod Duw ar 
lun a delw dyn,neu yn hytrach fod dyn ar îun a delw Duw, yn 
jgwneyd i Dduw fod fel dyn yn ìuhob peth. Na, canys y raae 
Duw yn meddu ar alluoedd rhagorach nâ dyn : nid yn unig y 
mae yn gallu cerdded, ond hef\d ebedeg o un man i’r llall yn yr 
awyr, yn ol ei ewyllys, megys y gwelir yn Gen. xvii, 22; xi, ô; 
xxxv, 13. Eithr raae yn amlwg y daw dynion i allu symud felly 
Irwy yr awyr, megys ag y raae Enoc ac Elias, trwy eu ffydd, wedi 
gwneuthur. Y r n yr adgyfodiad wedi meddu cyrff ysbrydol o 



l’DGORN SEION. 


ir;í> 

pnawd ac espyrn, fel corflf gogoneddus Iesu Grist, bydd llu<»e.ld 
yn ehedeg i’r awyr i gyfarfod â’r Arglwydd. 

Er ceisio profi uad oes gan Dduw gorff, ond mai rhywbeih 
ydyw sydd yu tuhob uiuu ar unwaith, ac yn anweledig ac amiir- 
nadwy i bob dyn, cyfeirir yn urul at eiriau Dafydd, yn Salm 
cxxxix, 7 — 10 — ‘ 4 I ba le yr af oddiwrth dy ysbryd ? ac i ba le 
y ffoaf o’th wydd ? Os dringaf i'r nefoedd, yno yr wyt ti : os 
cyweiriaf fy ugwely yn nfferu, wele di yuo. Pe c\mm*rwn 
adenydd y wawr, a phe trigwu yn eithafoedd y mór ; yuo hefyd 
y*m tywysai dy law, ac y'iu daliai dy ddeheulaw,” &c. Yn awr, 
dangos mae Dafydd uiai ysbryd yr Arglwydd, ac nid efe ei huu, 
sydd yn hresennol yn mliob mau. Mae yr Ysbryd, fel y cawn 
ddangos etto, yu gallu b. d mewu llawer man ar yr un pryd; a 
gellir dweyd am dauo, yn ddigou priodol, ei fod yn holl-bresenuol» 
er nad ydyw yr un grouyuau yn holl-bresenuol. Oud rhagor ar 
hyn etto. 

Hefyd, er daugos fod Duw mewn mwy nag un raan ar yr un 
pryd,cyfeiria llawer at Deut. iv, 39 — *• Yr Arglwydd sydd Dduw yn 
y nefoedd oddi arnodd, ac ar y ddaear oddi tanodd ; ac nid neb 
arall.” Y mae hyna yr un peth â dweyd fod Victoria niewn mwy 
nag un man ar yr un pryd, u herwydd ei bod yn Frenines yn 
Lloegr yma, ac yn yr Iwerddon draw. Mae yr Arglwydd yn 
Dduw yn mhob man ; ond nid yw hyny yn profi ei fod ef ei hun 
yn bresennol yn mhob man ar yr un amser. Mae hyuy yn groes 
i reswm, ac yn groes i ysgrythyr. Mae meddwl fod Duw yn 
llanw pob mau ar yr un pryd, yr un fath â meddwl fod teyrnas 
Dduw o fewn calou dyn ! Tybia llawer byny. Cyn y gallai 
pob dyn feddu teyrnas Dduw, buasai raid i Dduw drefnu rh 'gor 
o deyrnasoedd nag un ; am y buasai brenin, swyddogion, cyf- 
reithiau, a deiliaid un deyrnas yn myned i galon un dyn ! 
Clywsom rai, wrth ddadleu hefyd dros holl-bresennoldeb Duw, yn 
dweyd ei fod yn bresennol yn nghalon y meddwyn, y lleidr, a’r 
godinebwr, yr un fath ag yn tighalon y Cristion. Yr oedd hyny 
yn eithaf cysson, os mai un felly yw Duw; ond pa le y mae’r 
ysçrythyr sydd yn egluro hyny. Nid un felly oedd Duw Abra- 
ham, Isaac, a Jacob; vr oedd hwnw yn esgyn ac yn disgyn, ac o 
faintioli gwr ; yn bwyta, yn siarad, ac yn y mdeithio ar hyd y ddaear. 
Nid Duw disylwedd oedd hwnw, canys yr oedd Jacob ynymdrechu 
ag ef am hir amser, a chafodd gyfleusdra i wybod fod yno gorff 



UDGORTC SEIOS. 


V7ö 

Bylweddôl a tìieimladwy. Mae y dynion svdd yn nddolí I)«w 
nnsylweddol, di-H'nrf', dt gortf, anweledig, aiittingyffredadwy, vn 
ffolaeh nag inffrdelinid Dylai doethion ein gwlad gywilyddt > 
«iii eu bod wedi rnyned mor ynfyd. Mae hyd V nod y paganiaid'* 
yn gallach o'r hanner : mae duwian y rhai hyny yn dehyg mewn 
rliui pethau,. megys maintioll, defnydd a dull ; ond am dduwr 
orefyddwyr y wlad hon, mae yn hob peth ac y n ddim. Nid oes 
achos ofni y tỳn neh lun y duw sectaraidd ; onil am Dduw 
Israel, yr oedd y bobl mor fedrus i dytiu ei lun ef, fel y gorfu i 
Dduw ei bun wahardd hyuy yn bendant, rhag iddynt addoli y 
Uun, yn lley gwir Dduw. 

Wedi dweyd mwy nag oeddvm yn feddwl ynghylch y Tud, 
cawn ohirio sylwi ar y Mab a'r Ysbryd Glâu hyd y uesaf. 


CYMMANFA GYFFRFDÍNOL NEILLDUOL, AC YM- 
WELIAD YR APOSTOL J. TAYLOR A CHYAIRU. 

Ar y 9fed o Fehefiu presennol, cynnaliwyd cymmanfa gyífredinol 
neillduo), yn Merthyr-Tydfil, er groesawu yuiweliad yr Apostol 
John Taylor â’r lle, yn ol ei adde.wid ychydig ddyddiau yn fiaen- 
orol. Agorwyd y gymmanfa, yn Neuadd y Cymreigyddion, am 
unarddeg, gan y Llywydd Phillips, trwy ganu a gweddio. Yna 
wôdi iddo ddysgu yn effeithiol am ryw amser, daeth y newydd i’r 
neuadd fod yr Apostol wedi dyfod i niewn gyda’r ager gerhyd, ac 
ybua®ai:yn fuan* yn. bresennol y n y neuadd. Yn y cyfamser, 
dttrllenodd y brawd Davis,.yn Gyroraeg ac yn.Saesneg, gynnrych- 
ioliad Cymru oddiar Nadolig diwoddaf' hyd y Inf o Fehefin, yr 
hwn sydd fel y canlyn :> — 

JJhif. CiwtinrUrtlfìau. ('miç. A. lìrn.Off.Alh. P'.Tôr ,1 lar.Ytnf. . 

1 nwymniul Moitfanwo *ì;| *ì 13« 87. 105= 53s 82 7. 4S 2>0 IS03 

2 fiOitlfWÌiiolMoiganug 18 1 09 31 31 10 17- 2 0 92 543 


3 Sir Fynwy 14 0 61 32 30 22 35 5. 1 114 052 

4 Sir Gat'ifyiddin .... 17 0 72 3-1 33. 17 40 1 7 90 048 

5 Sir Brufro II 0 15 9 0 4 8 0 13 40 179 

6 Sir Ahmeiîi 4 0 12 9 2 3 1 I 0 14 73 

7 Sir Foil 4 0 10 6 1 1 7 I 0 18 70 

8 Sir Feirionydd 5 0 12 7 118 0 1 22 75, 

9 Sir Frycliemiog 5 0 10 4 2 4 10 0 4 18 08 

10 Sir l)dÌMb>cb 4 0 11 14 5 0 2 0 0 21 143 

U Sir Fltlllt 5 0 12 9 3 1 0 0 2 10 79 


Cyfanswm .... 1!0 3 423 242 219 128 222 17 71 7314342' 

[Y mae 15 o gansenaii. yn cymiwys oddeiilii 450 o aelodan, wedi eu «\f< 
Iwyno drosodd «• Gynirn 1 Gvmiadledd Sir Heiilloidd, yn l.l«>egi , oddiai y 
Cyoiuycüioliad biut-noioi, >1 iiyu sydd wcdi liiiiiau \ cyfauswui.j 



iftìCoifN sütíon: 


171 


Yna, (uMcutü tleutldop o’r glocb, wedi i’r Apostol Taylor brea-- 
cnoli ei hun ar yr esgynlawr, cunothl y Saint y ‘* Welome HyniD,' 9 
yr hon a gyfansoddodd y brawd Davis i ateb vr amgylchiad; A r 
c»l byny, galwodd y Idywydd ar yr Apostol i anmcli y bobl, yr 
h'yn a wnaeth yn debyg i hyn : — 

“ Nid wyf fi, M ebe efe, “ nedi dyfod yma i ddangos fy bun, ond 
i'ch gwneuthur cliwi i ddeall. Mae yn dda genyf gafd bod yn 
«ich plith unwaith yn rhagor; a gaìlaf ddweyd fy tm» d wedí 
gweled llawer gwyneb oddiar pan fnm yma o’r blaeir, 2 e wedi 
t*ithio dros 17,000 o filltiroedd. Y pi*vd byny, gadewwre*- fy 
ngaitref, os mai gartref oedd anialwcb Council BlufTs, yn ngbwnrj 
pMni Orson Hyde a P. P. Pralt; a tbrwy ddadguddiad, daethom 
ein tri drosodd i’r ynys lion, i dtliwygio vr eglwys; ac oddiar' 
byny y mae vn dda genyf fod llawer iawn o waith wedi ei wneytk 
Yr wyf yn dyfod yn awr o’r üyffryn, i f'yned at genedl arall, 
Darfu i mi gyfarfod ar y ffordd â’ch anwyl Gajjit. Jones, o féwrt 
ychydig tìlltiroedd i’r Dyffryn ; ac yr oedd ele a'i gwmperitt yn 
bur gysurus. Canasant hymn Gymreig, a boddlonwyd tì a'r 
apostolion ereill yn fawr, a darfu i ni eu bendiihio hwynt. Mae 
Capt. Jones yn ddyn da, ac y mae genym ni yma ddynion da 
heiyd ; raae yr Ysbryd o’m raer/ij' yn tystioíaethu hyny. Mae 
yn llawenydd genyf weìed y gynnulleidfa hon, ac yr wyf yn eu 
bendithio yn enw lesu Grist. Yr ydyra oll yn cyd ddyoddef yn 
mhob sefyllfa. Dywed rhai fod erlidigaeth yn anhawdd ei 
dyoddef; ond ni ddylai hyny ofidio dim arnom, canys trwy 
ddyoddefiadau y mae i ni gael ein perffeitliio, Efelly y cafodd y 
dyscyblion gynt eu perffeiihio. Nid yw erlidigaeth erioed wedi 
einniweidio; nac ydyw ; ac nid yw ychwaith wedi niweidio yr 
eglwys; canys pob tro ag yr erlidiwyd y Saint allan o’u cyffiniau» 
yr oedd y cyl'an er daioni. Yn nlialaeth Missouri, cyn i'r apos- 
toli »n gael eu gyru i’r wlad hon, erlidiwyd y Saint yn greulawn, 
a «linystriwyd eu meddiannau ; ac wedi casglu gymmaint a allent 
o’r gweddill, diangodd y Saint i le arall. Dyoddefodd llawer yn 
enbyd o’r lierwydd ; gwelais hwynt mewn pob math o galedi. 
Ond y 11 lle bod hyn yu troi er niwed, yr oedd y cyfan yn troi er 
daioni ; ac er fod rhai yn colli eu by wydau, etto yr oeddynt yn 
marw yn yr Arglwydd. Gall yr Arglwydd wneuthur â ni fel y 
inynn — naill ai ein cadw i lawr, neu ein codi i fyny. I Nauvoo, 
yn Illinois, y daethunt wedi hyny ; ac er colli llawer yu íluenorol, 



*J DGORN SEION. 


17*2 

«lnt*i!i}»r.t yi) fuati i feddiant o tvell dinas a gwlad nag un o’r rhai 
blaeoorol. Cawsant yno bob peth ag oedd yn perthyn i freintiau 
dinas. Llwyddasatit yn fawr yu y Ue hwnw, nes y rhagorai eu 
di«ias ar bob nn yn Illinois, ae yr oedd eu teml yn adeilad beb ei 
gyfFelyb yn y dalaeth. Erbyn hyn yr oedd pawb yn eu parchu, 
ac yn erfytj eu ffafr. Ond yn fuan eilwaith, cymmerodd y gelyn- 
ion arhlysur i’w herlid oherwydd eu crefydd, nes i Joseph ac 
Hyrutn gael eu merthyrn ganddynt. Yr oedd gallu gan y Saint 
i otchfygu, on«l etto ni wnaetlianl hyuy ; cauys yr oedd yn well 
ganddyut i flfoi i’r mynyddoodd, gan adaei eu holl olud ar ol — 
tìermydd, 5cc., rhagorach ná Uim a welir yn y wlad hon. Y'r 
oedd yr apostolion yn gwyhod am Galifornia cyn i Joseph gael ei 
ladd; canys yr oeddwn i fy hun, fel y gẁyr Dr. Levi Richards, 
wedi cyfansoddi cân ynghvlch “ Upper California,’ > yu ystod yr 
arnser hyny. Nid oedd Nauvoo ond lle i aros megys am dymmor ; 
yr oeddytn ni wedi cael gwybodaeth am wlad arall, a dangosodd 
yr Arglwydd y fan. Yu amser yr erlidigaeth ddiweddaf lion, yr 
oedd y gelynion wedi ctedu yn bollol fod Mormoniaeth wedi 
darfod, eithr daethaut yn fuan i wybod fel arall. Y’r oedd y 
cyfan a wnaethent yn tr<»i er daioni, serch i ni ada*d teuluoedd 
mor anwyl â theuluoedd Saint Cyiureig. Mae Duw wedi dangos 
mae efe yw ein Duw ni. Wel, pa fodd y mae yn awr ar y Saint 
wedi cyrhaedd y DytFryn ? a ydynt wedi eu dinystrio ? O, na ; 
eithr dywed y byd eu bod yn bobl dda a pharcbus, am eu bod 
yn llwyddo. Felly yr ymddygant bob amser pan fyddo y Saint 
yn llwyddo, ond fel araîl yn hollol pan fyddont yn cael eu herlid. 
Cefais barch mawr fy hunan wrth ddyfod tuag yma trwy y Tal- 
eithiau — nid oedd eisieu dweyd rhagor na’m bod ytt dyfod o’r 
Dyffryn. Mae y byd yn ein caru yn awr, o herwydd eu bod yn 
meddwl, efallai, ein bod yn gwybod rhywbeth ynghylch yr aur. 
Wel, a ydyw y Saint yn dlawd yn awr, ar ol yr holl erlid ? Nac 
ydyntddim; canys y maent yn cael eu bendithio ar eu canfed. 
Mae ganddyut ddyffryn rhagoiol, yn alluog i godi pob math o 
lafur, ntegys yd Indiaidd, gwenith, haidd, ceirch, rhyg, cloron, a 
pliob peth a ellir ei godi yn y wlad hon, a llawer o bethau hefyd 
nad ellir eu codi. Hefyd, y mae ganddynt Lywodraeth Ddar- 
pariadol, yn cynnwys llywodraethwr, ysgrifenydd y dalaeth, sen- 
eddwyr, barnwyr, &c., a chynnryohiolwyr yn y Senedd, yn YVash- 
ingtou, yn ceisio cael eu derbyn i’r Undeb, megys talaeth neu 


t ; DGORÎ< SEION. 


173 


diriopapth Os bvdd i ni gael ein dynmniad, ac y tnae yn lled 
debyg y cawn, byddwn yn m«*ddu ar diriogapth d«u cynimaint à 
Doet;r, Iwerddon, a Scotland ynubyd. Os mai lalaeth a gawn, 
bvdd i ni gael dewis llywotlraethwr, a phob swyddwyr anghen- 
rheiíliol ereill, ynghyd â gwneyd ryfreithiau, ein hnnnin ; ond os 
mai tiriogaeth a gawn, I.lywydd yr Uool Daleithiau fydd yn 
dewis v cwhl, 09 na threfnir l'el arall, ac i ni gael llywodraetbu 
ein hunain. Mae p"b talaeth i gynnal ei llywodraeth ei hunan ; 
ond Congress sydd i dalu at lywodraeth pob tirioííapth. Fe gawn 
un neu v llall, a gobeithiwn y cawn y goren. Mae yr argiaff- 
wasg yn awr yn gweithio o’n plaid, ac yn wir mae llawer o fon- 
eddigion yn gwneyd yr un peth. — Gallaf hefyd ychwanegu am y 
Dyffryn, ei fod yn le da i fagu defaid; a bwriadaf, pan dJych- 
welaf, gymmeryd bugail Cymreig gyda mi [pan ddvwedai y 
brawd Howells, * Take me, brofher'J. Pan aeth y Saint yno 
gyntaf, yr oedd yr anifeiliaid braidd wedi eu gweithio allan, trwy 
ddyoddef caledi, a gorfuwyd lladd Uawer; ond yn awr ma* 1 y 
gweddill, er yn druain gynt, yn dewion braf. Mae gpnym 
ddinas oddeutu dwy filbir o hyd, ac oddeutu un a hanner o led ; 
ac y mae’r heolydd yn 44 o droedfeddi o led, fel na fydd aclios 
i neb satiiru eu gilydd wrth basiaw. Mae y tir yno am oddeutu 
5s. yr erw ; ac y mae yno eisoes amryw o ffermydd da, melinau, 
&c. ; a dwy o ddinasoedd ereill yn cael eu sefydlu. Yr oedd v 
Saint 8r y cyutaf ynn yn brin o ddillad gwaith ; ond cyn pen 
amser, daeth lluoedd o wyr yr aur heibio, a gwerthasant eu dillad 
;, r Saint, o herwydd na allent eu cario yn mbellach. Yr oeddynt 
yn rhatach yno nag y gellid eu cael yn St. Louis. Yr oedd yno 
lawer o nwyddau ereill heíyd ganddynt, y rhai a fuont o les 
mawr i’r Saint, yn lle yr ychydig Iwch aur ag oeddynt wedi 
gasglu. Mewn gair, yr oedd y Saint yn meddu pob peth ang- 
henrheidiol — pawb yn cael eu digoni, os nad oedd ambell un yn 
rhy ddiog. Nid wyf wedi gweled pobl mewn un man yn gystal 
eu golwg â'r Saint yn y Ninas y Llyn Halen. Y’n awr, eu gor- 
chwyl yw myned rhagddynt; a phob un sydd yn ymofyn gardd 
neu dy, rhaid iddynt eu planu a’u codi, ac nid eu dysgwyl yn 
wyrthiol. Mae pob peth, ynte, yn dda; a cbaiff pob un y fraint 

0 osod eu diwydrwydd ar wailb. Nid oes neb yn y Dyffryn yn 
gw T eithio er mwyn arian ; canys os byddant yn gwneyd rhywbeth 

1 mi, neu rywun arall, gwnant ef am ddim, yn hytrach na chym- 



DDG'CFRN SBION. 


■m 

nirtry»! rirtaln. Ni«i ot*s gobailh i neb gael ei gynnorthwyo, o« 
iia weithia mewn rhyw tldull neu gilydd. Mae llawer am fvned 
’4'r UJiuas, eifhr drie.nt gofio fod llawer o hethau i’w gwneyd yn 
flaeiit.nd ; rhaid dysgu yr A, B, C, vn gyntaf, ac yna dysgu 
darllmi. Bum i yn hir iawn yn dysgu yspelian ‘ baher.* Rliaid 
i ni yn 'gyntaf gael ein puro fel yr haiarn yn-y ffwrneisiau yna^ 
canys y raae rhai fel pe byddai.ganddynt rhy fuch o grefydd, ac 
ereill fel pe byddai gormod. Mae yn rhuid cael yr anmhuredd 
allau. Cofiwn ain Job yn cael ei buro ; pan yr oedd yn y ffwm- 
ais, yr oedd y drwg yn berwi allan o hono. Nid yw pawb yn 
adnabod y metel da, pan fyddo yr anmburedd yn berwi ar ei 
wyneb ; ond os symudir y gwyneb, ceir gweled y metel da yn 
dì burdeb. Felly, inae yn rhaid i ni gael ein puro fel y raetel, 
ec yn y diwedd dyoddef ergydion trymion morthwyl y gof Yr 
wyf fi am wnewthur fnl y mae Duw yn ewylìysio, a myned-i 
Seion wedi cael digon o amaer yn y ffwrnais i ferwi y drwg allan. 
Nid wyf fi yn credu mewn gwvneb bir; meddyliwyf nad yw pob 
peth yn dda lleẃo ystum felly. Os yw y galon yn dda, bydd yr 
Jiyn a dduw dros y genau yn dangos hyny. Mae crefydd Iesu 
Grist yn gwueyd dyuioti yn hapus a dedwydd ; ac os oes rhywrai 
>ot Saint yu proffesu gwyneb hir, &c., mae yn rhaid fod rhywbeth 
ar goll yno. Mae pawb sydd yn dilyn egwyddoiion da, \n galiu 
dweyd eu holl feddwl. Yr un efengyl sydd genyf yn pregethu yn 
awr, ag a bregethwyd gynt ; ac y mae pawj) yn frodyr ag sydd 
yn gwneutluir yn oLyr efengyl. Nid wyf san i neb blygu i mi, 
oml yr wyf arn i bawb wrandaw ar fy nghenadwri. Perchwch 
eich Uywyddion, ac na ddywedwch ddim.yn eu herhyn; canys y 
mae un a edrycli Äiyol eich gweithredoedd chwi. Mae y swydd- 
ogion wedi eu rbeoleiddio er gweinyddu cyfiawnder yn mhob 
eangen a chynnadledd, fel na fydd achos i neb gael cam. Yn 
awr, ,yr wyf yn terfynu, gan eich bondithio oll yn enw íesu Grist. 
Amen. 1 ’ 

Y'na, wedi penderfynu dal i fyny awdurrdodau *yr eglwys,«a 
chanu, terfynwyd-trwy w eddi gan ür. L. Richards. 

Ara dri o’r gloeh, agorwyd cyfarfod o flaen y.Farchnadfa, o her- 
wydd nad oedd un lle arall yu dùigun helacth, gan y LJywydd 
Phillips, trwy ganu a gweilJio. 

Yna.galwvd ar yr Apostol i anerch y gynnulleidfi liosog ocdd 
ynghyd, Dyuiunodd gael ei esgusudi aui -wisgo ei het. Y peth 


■tfnoowN füifm. 


'rrf, 

'jfjwyaf êi' hwvs RMndd«> pf i ddweyd oedd ynphylcb tf'yrnas'Ddnw. 
Mae llawer yn awyddus iawn i gnel gwîrionedd, on«l y mae- t vn 
'anwyhodiis ynçhylch y ffordd. Y mae gwirioncdd yn dragy- 
wyddol, a phob egwvddorion cyfiawn ydynt yn wirionedd .Ar- 
weiniwyd ef rai blynyddau yn « >1 i holi paham yr oedd cyrnmaiut 
o wahanol farnau 'ynghvlch’ iachawrlwriaeth dyn ; ac yna ym- 
drechodd chwiüo. pa beth oedd yr hyn a draethai Iestt Grist u’i 
‘ddyscyhlion, a daetli i ddeall 'ntai yr hyn ag'oed«l yn wirionedd 
y |>rvd hyny, thlylai fod ytt wirionedd yn awr — fo«l yn rhaid fod. 
pwiYionedil \ n drag\’wyddo! fel l>uv\' ei htm. Yr «-edd Inan Ke«l- 
yddiwr gynt yn pregethu hedycld er inaddeuant pe« hodau ; ac yr 
oedd Crist a*’i ddysr.yhlion yn pregethu ‘yr 'nnrhyw heíyd, gan 
yfchwHnegu fod yr arwyddion i ganlyn y credinwyr,‘&c;: pregeth. 
wyd yr un peth hef\*d gan Pedr ar ddydd y Pentecost. Ac yo 
awr, ai tyhied lb«l y pwirioneddau dan sylw, yn wir etto yn yr 
oes hon ? Mae yn ddiau eu bod. Pe buasai rhywun yn gofyii 
iddo ef, fel v gotynid i Petlr ar ddy«id y Pentecost, àtebas ii lel 
yfìtau — “ Edifarhewch, a bedyddier chwi, vn enw lesu Grist, er 
• maddeuant pee-hodau; a chwi a dderbyniweh d<lawn yr Ysbryd 
“Glan,” &c. 'i rwy ufyddhau i’r petliau uch«<d, y derbynia dynion 
yr efengyl, ynghyd a’i holl ddoniau a’i bemlithion. Yna prys- 
urodd i ddangos pa beth vw yr efengyl, a’i bod yn bodoli cyn 
llunio nefoedd na daear. Nid priodol oedd i Ioan dystio iddo 
'weled angel yn ehedeg â’r “efengyl dragf/wyddol," os nad oedd 
yn bodoli cyn ymddangosiad Crfet. Ac os mai tywyllwch o^dd 
'yn nyddîau Moses a’r prophwydi, pan oedd y fath wybodaethau 
yn cael eu rhoddi, gweddiai ef ar Dduw am rdddry tywyllwch 
diwnw iddo ef, yn lle y golenni a fedda crefyddwyr Uiosog yr oes 
bon. Yna dangosodd yr hvn a wnaeth«Enoc, Noah,‘Abraham, 
Moses^c., a phrofodd eu bod oll yn feddiantrol ar yr efengyl 
dragywyddol, Yn amser'*Moses,"cafodd y ddeddf ei hychwanegu 
at efengyl, o achos' troseddiadau. Y’styriai ef y ddeddf yn 
fwy o felldith nag o fendith; “yr hon (meddai Paul) nid allai em 
’ tadau ni na ninnau ei dwyn.*’ Wedi hyny dae4h Iesu Grist i 
ryddhau ei hobl òddiwnh y gyiraith, ac i bregetlwi yr efengyl 
dragywyddol yn ei symlrwydd cyutàf, a dadgdddiodd Pw ddys- 
cyblion ei ewyllys yn ychwanegol. Trwy yr efengyl hon yr oedd 
gweision Duw, o ffydd i ffydd, yn cyrhaedd pethau mawrion — mor 
'íawi' â chucl guibdaith i'r diydedd nci’. -Yr ocdd yn anghoa- 



176 


rDGORN SEION. 


rheidiol fo l pnb gwoinyddwr o ordiiìhadau vr efengyî, vn cael eu 
neilldu»» i hyny. Onieinioild Crist dtleuíldeg o apostulion, trwy 
ddadguddiad, i wcinyddu yn mhob peth pertliynol i’r elVniî\l; 
a rhoddodd allu iddynt i rwymo nr y ddaear yr hyn a rwyrnid yn 
y nefoedd. Caw'sent allu hefvd i faddeu pechodau, trwy fedyddio 
dynion er madneuant pechodau ; a thrwy weinyiidu yn enw Iesu 
Grist,yroedd L)uw yn rhwymo yn y nefoedd yr hyn a rwymid 
ar y ddaear. Nid all neb guel ei alw heb ddadguddiad ; ac os 
na 1 oes dadguddiad newydd wedi ei roddi, heblaw yi ystjrythyrau, 
yna nid all y pregethwyr hyny sydd yn gwadii dadguddiad, l»yîh 
fod wedi eu gal ẃ gan Dduw, os na allant ddangos eu henwau yn 
yr ysgrythyrau. Yna dangosodd iawer iawn yngbylch ofleiriad- 
aeth Melchisedec, a'i hawl i weinyddu me»n amser ac inewn 
tragy w \ ddoldeb. Cyfeiriodd wedi hyny at Joseph iSmith, a thyst- 
iolaethodd iddo fod gydag ef yn ei fywyd ac yn ei farwolaeth, ac 
y gwyddai inai dyn da, ac mni gwas i Dduw oedd. Nid < edd ele 
(Taylor) wedi dyfod yn ei enw ei hun, ond yn enw lesu Cìrist ; 
ac nid oedd yn bostio raewn un ddysgeidiaeth na doethineb, ond 
yn yr hyn ag oedd wedi dderhyn gan Dduw. Dangosodd y 
ddyledswydd arbenig o drugarhau wrth liawb, a gwneuthur daioni. 
Yna gadawodd ei fendilh ar bawb, a therfynodd. ' 

Yna cyfododd Dr. Levi Ricliards i gadarnhau tystiolaeth y 
brawd Taylor ynghylch Joseph Smith, a dywedodd inai efe ^sef 
Taylor) oedd y dyn a dderbyniodd bedair o fwledi yu ei gorff, pan 
labvddiwyd y prophwyd a’i frawd. 

Wedi canu “ Henffych i’r prophwyd,” terfynwyd trwy weddi 
gan y brawd Howells. 

Am hanner awr wedi chwech etto, yn yr un man, agorwyd y 
cyfarfod trwy ganu, a thrwy weddio gan y brawd Giles. 

Cyfododd Dr. Levi Richards i ddesgrifio pa beth yw gwirionedd, 
a’r anghenrheidrwydd o’i feddu; a dilynwyd ef gan y brawd 
Howells, yn Gymraeg, ynghylch presennoldeb yr Apostol, er 
boddlonrwydd cyffredinol. 

Yna cyfododd V brawd Taylor, a llefarodd ynghylch pa ffordd 
yr argyhoeddwyd ef gan P. I 3 . Pratt; a’r ddyledswydd sydd ar 
ddynion i fod yn barod i fyw, ac nid i farw. Beth yw marwol- 
aeth i ni, tra y hyddom yn feddiannol ar y trysor sydd yn bwrw 
yraaith ofn ? Nid yw ond megys hun am ennyd. Wedi hyny 
llefarodd am gyn-fodoldeb ysbrydion, gan ddwyn Iesu Grist yn 



rOGORN SEION. 


17 ? 

RncìiraiíTt, vr hwn o«îiM gyda y Tad cyn canu o sOr y horeu ; yn 
nghyda llawer o hethau ereill. Soniodd hefyd aru y trioedd sydd 
yn tvstiolaethu yn y nefoedd nc ar y ddaear, ac yn fuan t^rfvn- 
odd, wedi gwneyd diwmod da o waith, ag y bydd son am dano 
am amser hir. 

Diweddwyd gan y brawd Richards drwy weddi. 

Boreu dydd Llun, am hanner awr wedi deg, agorwyd cyfarffd 
arall, trwy ganu a gweddio, gan Howell Williams, yu Neuadd y 
Cymreigyddion. 

Wedi i’r brawd Howells adroild ychydig, yn Gyraraeg, c»’r hyn 
a bregethodd yr Apostol y dydd o’r blaen, a dangos fod un o 
bregethau John Elias yn prophwydo mai yn America yn unig ▼ 
buasai gwaredigaeth mewn amser i ddod, 

Cyfododd y brawd Richards i sylwi ar sefyllfa yr eglwys >n 
Ngliymru, a thrwy y byd ; a dywedodd y dylai’r Saint dafiu 
heibio bob peth sydd yn peri anghydfod ynghylch iaith, gwlad, 
&c., ac ystyried pawb fel eu giìydd. 

Yna cyfododd y brawd Taylor, a dywedodd y gwyddai mai 
dynion da oedd y swyddogion oedd yn bresennol, a'u bod yn 
dysgu egwyddurion cywir; ac mai “ good-heai ted fellows” oedd y 
Saint Cymreig. Yr oedd ele yn ddinasydd o’r byd, ac yu caru 
pob cenedl; ac os oedd rhyw genedl am fod yn fwy na‘r llall, 
profed hyny trwy ei gweithredoedd da — dyna yr unig wahaniaeth 
ddylai fod, a dim arall. Ac os oedd rhywun am ddyfod yn fawr, 
ystyried ei hun yn faban ; neu os oedd am ddyfod yn gyfoetbog, 
rhodded i’r tlawd, a derbynia y can cymoiaint, Dangosodd yr 
anghenrheidrwydd o chwilio ara wybodaeth mewn lîyfrau, a thr« y 
weddi a ffydd ; a’r anghenrheidrwydd o ddospartbu llyfrau Cym- 
reig a Seisnig. Ynadywedodd mai yr offeiriadaeth yw y lly wnd- 
raeth sydd ar y ddaear ac yn y nefoedd ; ac hysbysodd y gellai e<e 
ly wodraethu y deyrnas lion yn fwy effeithiol nag y gwneir, ac efo 
llai o uraul, pe buasai y bobl vn gwrandaw arno. Yna soniodd 
am v Drysorfa Yrafudol, a’r anghenrheidrwydd o yradreclm o'i 
phlaid, a therfynodd, wedi rhoi mwy o lawenydd yr efengyl i'r 
Saint, nag a gawsant erioed o’r blaen. 

Yna y Llywydd Phillips a ddangosodd, yn dra eíîeithiol, ddyl- 
edswydd y Saint i ddarllen a Uedaenu llyfrau Cymreig a Seisnig, 
ac ymdrechu achub pob cenedl fel eu gilydd ; ac annogodd j 
swyddogion i ymdrecbu myned allan i bregethu. 



UD'GOllN SfilOft. 


Weíli hyny, canodd yr Apostol ei gân am “ Upper California,‘ r 
yu dra rbagorol; ac eglurodd nad oeddym i feddwl y buasai yr 
ìíüll genedloedd yn myned i Jerusalem bob bliryddyn i addoll ; 
oblegid ni fuasai digon o ie i drigolion yr ynys bon yno, chwaith- 
ach Irigoiion yr boil ddaear. Y meddwl yw, y bydd cynnrycb- 
iolwyr pob centdl yu myued yno yn Öynyddol, yn enw y bobl. 

Yna, wedi i’r Llywydd ddangos dyledswydd y Saint tuag a* y 
eenadiaetban i Ffrainc, yr Eidal, &c. ; canodd y brawd Taylor ei 
gân hyfrydol The See^, ,, nes cytiawni raesur ein llawenydd ara 
amser; yna, trwy weddi, cyíiwynodd ni oll i Dduw, a therfynodd 
y gymmanfa am oddeutu dan. 

Cofir \n hir am y gymmanfa hon, ac am gwmpeiui ein lianwyl 
íYawd. Nos Lun, pregethodd yn Nghaerdyf i gynnulleidfa liosot*, 
ac ymadawodd dranoeth i Bri6tau, er cycbwyn tua Ffrainc yn 
lighwmpeini y brawd Howells ac ereill. 


YR YMFUÖWYR CYMREIG DIWEDDAF. 

Darfu i’r llong “Josiah Bradlee,’’ yr hon a hwyliodd o Lirer- 
pool ar y ômed o Chwefror, gyrhaedd New Orleans ar y ISfed o 
Ebrill, ar ol mordaith dra chysurus. Mae yr Heuuriad Tbomas 
Day, llywydd y cwmpeini, wedi daulbn llythyr i’r Star, yn yr 
hwn y dywed fod pawb yn iach ac wrth eu bodd, yn Gymry ac 
yn Saeson. O’r Cymrv bu farw un, sef rnerch Hannah Hughee, 
Llanelli, yn 10 mis oed ; a phriododd pedwar, sef Lewis John 
Davies, o Forganwg, â Sarab Roger, o air Benl'ro, ar y 24ain o 
Chwefror ; a John Carrer A Mary Earaes, o sir Henffordd, ar y 
lOfed o Fawrth. Hysbysa en bod yn parotoi i fyned i’r làn ar 
hyd yr afon, dan gyfarwyddyd y brawd M’Kensie; a gobeithui 
y bydd Duw yn eu bendithio y gweddill o’r daith, fel ag y 
gwnaeth hyd yno. Mae yn ddiau fod ein brawd anwyl Abei 
Evans wedi ysgrifenu hefyd, nad pa le y raae er lythyr. GweU 
sora ei law.ysgrifen raewn Uythyr i Bontyiypridd. yr hyn s>dd 
yn arwyddo tV>d pob peth yn dda, ond y coiled o'i lythyr. 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

!. A yd yw yn unol ag egwyddorion y Saint i ddefuyddio 
olíeryuau cerdd mewu addoiiad ? — lo/tio *. 



tr'DCOR.M S£10>í. 


J*> 


^Ydyw yn eithaf tinol; ac y mae Duw y Saint yn eithaf cyfar- 
wydd à hwynt. Mae offerynau cerdd yn gynnorthwyon mawrton 
i ganu mawl. Pan fyddo yr offerynau yn gofalu am dón a c 
amseryddiad, gall y cantorion feddwl mwy am gyDnwysiad y gán, 
ynghyd ag ara ei gwrthddrych; eithr, tra yn araddifad o offer- 
ynau, gofalant fwy am y lleisiau a'r amser, nug am y mawl, yr 
hyn a ddylai fod yn benaf yn ngolwg pawb. Yr oderynau ot id 
yn biaenori gyda Dafydd frenîn, a’r mawl yn en dilyâ. 

2. Beth yw eich meddwl chwi am yr eglurhad a rydd * Golyg- 
vdd M Mehefm ar Act. xis, 3 ? Mae yr eglurhad fel y canlyn : — 
“ 1 1 ba beth gan hyny eich bedyddiwyd ? I y Bedydd Ioan,’ 

I y sylwedd o fedydd Ioau. Hyny oedd I y Diwt/yiad, neu I r 
hAtnoeddyn Dyfod. Bedydd y Pentecost oedd i Y Diwygiad a 
Maddeuaut Pechodau, Bedyddid i hwn heh un gwahaniaeth pa 
Un ai eu bod wedi eu bedyddio i Fedydd y Diwygiad yn unig, ai 
peidio. Yr enw neu oruchwyliaeth ol-bentecostawl ar Grist, oedd 
yr Aryhcydd /eiu. Ni elwid yr Hwn sy’n dyfod arno fel y cyíryw. 
*Ni chlywsom ni Pa un a yw yr Ysbryd Glân, ai peidro,’ oeld 
ystyr eu hatebiad ; sef Pa nn a yw efe yn cael ei dderbyn. Clyw- 
»ent gan Ioan y ceid ef ryw bryd.' 1 — Bydd eicb syìwadau ar yr 
eglurhad uchod yn dderbyniol . — Morgan Editards. 

Ein meddwl ni yw fod ynddo lawer o bethau anhawdd eu deall. 
Mae I y bedydd Ioan,” ac “ I y sylwedd o fedydd Ioan,’ , yn 
eiriau dyryslyd iawn. Gwyddora pa beth ytv <k I f'edydd Ioan;’’ 
atebiad yw fod y deuddeg hyny wedi eu bedyddio á’r un fath- 
íedydd ag a weinyddai Ioan Fedyddiwr. Ond pa beth yw “ y 
sylwedd o fedydd Ioan/* sydd tu hwut i’n dealltwriaeüi. Mae yn 
eglur fod pob un a fedyddiai Ioan yn derbyn cyüaẃn fedydd, a’r 
sylwedd hefyd, os oedd y fath beth yu bod ; canys wedi darfod 
bedyddio & dwfr, hysbvsai Ioan fod un yn dyfod ar ei ol ef, y r 
hwn a fedyddiai â'r Ysbryd Glan ac á thán. Yn awr, os oedtí 
sylwedd i’r bedydd cyntaf, hebiaw dwfr, yr oedd sylwedd hefyd 
i’r ail fedydd, heblaw yr Y'sbryd. Diwygio a gwneyd “ p>obl 
barod’’ oedd Ioan, mae yn wir, pan yn eu bedyddio er maddeu- 
ant pechodau ; ac nid oes ur prawf wedi ei roddi fod neb yn bed- 
yddio ar ol Ioan, a bod ei fedydd ef yu ddiwerth. Y’r oedd bed- 
yddiad Iesu Grist, ynghyd â rhai o’i ddyscyhlìon, yn esiampl i 
bawb i’w dilyn. Ni luasai neb a fedyddiodd Ioan yn dweyd, 

“ Ni chawsc.m iii gymmaint â chlywed a oes Ysbiyd Glau;'’ canyẃ 


IfcO 


l'BGORN SEION. 


yroeidefe yn hysbysu pawb yn ei pylch. Pabam nad allai r 
deudde® yn Ephesus, o« oeddynt wedl pu bedvddio yn gyfreith- 
lawn, dderbyn yr Ysbryd yr un f’ath á’r rhai hyny ar ddydd y 
Penlecost? Aíae yn rhaid mai iran rywun na wyddai ddim am yr 
Ysbryd Glan y cawsent eu bedyddio ; canys loan yn ildiau a 
dystîolaethai wrth bawh am yr Hwn oe<Jd yn dyfod i fedyddio á’r 
Yshryd GUn. Wrth reswm, gorfu ar l’aul eu bedyddio yr ail 
waith, cvn y gallent dderbyn yr addewid; ac felly y rbaid 
gwneuthur hefyd á’r rhai sydd weii eu bedyddio yn anghyfreilh- 
lawn yn yr oee hon, cyn y derbyniant y w ddawn” addanedig. 


COFNODIOX CYNN' ADLEDDOL. 

SIR BElfFRO. 

CyN'NALiwrn cymmanfa y sir hon, yn Hwlffordd. ar y lí>eg o 
Fai. Cynnrychiolwyd 1 1 o gaugenau, yn cyunwys 15 o henur- 
iaid, 9 o offr-iriaid, 6 o athrawon, a 4 diacou ; torwyd allan, 8; 
ymfudodd, 13; cyfauswm, 179. Galwyd tri o henuriaid, pedwar 
o oífeiriaid, a dau o athrawon, o herwydd fod amryw wedi symud. 
Penderfynwyd dal i fynv holl awdurdodau yr eglwys. — J. Aiorris, 
llywydd ; Daniel Williams, ysgrifenydd. 

SIR FFLINT. 

Cynnaliwyd cymmanfa y sir uchod yn nliref Ftìint, ar y 12fed 
o Fai, pan y cynnrychiolwyd pump cangen, yn cynnwys 12 o 
henuriaid, 9 o ofteiriaid, a 4 o athrawon ; 5 wedi eu tori allan, 
2 wedi eu derbyn trwy lythyr, 1 wedi ei ollwng, 5 wedi eu bed- 
yddio; cyfunswm, 83. Galwyd tri i swyddi, a chafwyd cyfarfod- 
ydd rhagorol o dda, yn mha rai y pregethodd amryw o’r brodyr 
yn etì’eitliiol iawn. — John Davies, llywydd ; Thomas Green, 
ysgrifenydd. 

SIR FEIRIONYDD. 

Cynnaliwyd cymmanfa sir Feirionydd, yn Machynlleth, ar yr 
20fed o Fai, prvd y cyromeradwywyd y brawd William Eveds i 
fod yn llywydd. Cynnrychiolwyd pump o gangenau, yn cynnwys 
12 o henuriaid, 7 # o otfeiriaid, 1 athraw, ac I diacon ; 5 wedi eu 
tori allan, a 4 wedi eu bedyddio; cyfanswm, 75. Pregethodd yr 
Henuriad Thomas Fugh ynghylch adeiladaeth teyrnas Dduw, yn 
effeithiol iawn, — William Evans, llywydd ; David Roberts, ysgrif- 
enydd. 



CDGOltN SÉION. 


ÌHI 


A M R V W I A E T H A ü. 


Mehefin. Yn y rlianau ,auol o'n hynys, mae Mahefin mi 
8yffred,n ' u fis ,,er * s ych hafaiild. Mae y dyddinu, er hvnv v u 
CU hv,| inwyaf ; ac cr nad yw y , n i. hwn oud y trvij v dd uieẁn 
tichder tymheredd, etto y mae ei sychder a’i darthiud vn wrhaedd 
V pwynt pellaf. Mae Mehefin y,.,a yn tebygoli i Fai mewn 
h.nsoddau mwy dwyreiniol. Gan fod y dail y.i awr vn wyrdd- 
ieis.on a chyflawn agored, a’r maesydd Ilafur a gw’air ŷ„ eu 
dulad hyfrytaf, dyrna yr amser y mae gwyneb natur yn vmddane 
os brydferthaf. Tua diwedd y mis. cawn weled guenith T n 
tywysem, y rhosyu yn hlodeuo, y sifi va addfedu, a’r cynauaf 
gwa.r yn dechreu. Cyfartaledd cyflredin y gwres.fesur^dd v. 
o/ o taddau Yn ystod y mis y mae llawer o’r prvsgeni a’r 
Ilwyni yn blodeuo, fel y mae’r gerddi y„ arferol o fod mewn 
gogomant mawr. Dyma yr amser hefyd y mae’r chwýn vu 
goljtlio Dîwyaf ar y garcìdwr. 


HALEN.-Mae yr halen a geir yn y Llyn Halen Fa,vr vn 
Ngbalifornia, yn well nag un a wyddis am dano, at halltu vinen. 
yn, cig, &c. Uyma yr balen cryfaf a gafwyd allan hyd yn hyn 
l mae tair bariiaid o ddwtr yn gwneyd un o halen. 

GwEnntAH Hirion. Pe buasat' Pedr, pan yr vmdreche= 
gerdded ar y dylroedd er myned at ei Feistr, a phan yr oedd 
ynghylch soddi, yn gweddio mor hirfaith â llawer yn y dyddiau 
byn, buasai yn y gwaelod braidd cyn myned trwy y r’hagymud- 


Meddfgon. Dywedai rhywun mai meddygon yw yr eielau 
cnau sydd gan yr angylion i dynu ein heneidiau allan o’r pli s .- V u 
sydd am danynt. b * 


US °' B CREDI.VWYR.-Pan ddywedai rhywun wrth yr Apostol 
J. Taylor mai gau-brophwyd a thwyllwr oedd, atebai yntau, “ Yr 
ydych chwi, ynte, yn un o’r credinwyr ?” « Ydwyf! vn ddiau,’- 
meddai y dyn. “ Wel, gyda chwi, yn ol geiriau Iesu Grist, y 
mae yr arwyddion i ganlyn, onide ?” Aeth yn fud yn y man. 

Rhinwedd vr enw Mormon. — Adroddai yr Apostol Tavlor 
yma hanesyn lled ddigrif am yr enw uchod. Ymddengys'fod 
rhat o'r Uwythau Indiaidd yn bur gyfeülgar ar Mormnniaid, 



t :dgorn setoî*. 


oblepH p’J bod wedi yrnddwyn yn garediî? tuag atvnt. Yn ddiw- 
fMliiar, jjan oedd un o’r aar-glod lwyr yn pasio trwyddvnt â’i wagen, 
cyfarfu â nifer fawr o honynt, a naeddyliai fod ycyfan weii darfod 
arno. am fod gel rniaeth rhyngddynt hwy â phawb ond y Mor- 
moniai'i. Ond, heth bynag, daeth un o’r Indiaid yn mlaen ato* 
gan ddweyd u Mnrmon” Y’na daeth i frddwl y dyeitbryn i 
ddweyd “ Mormon” yn ateb, gan dybied fod yr Indiaid yn arbe-d 
pawb o’r enw hwnw. Y canJyniad fu, iddo dderbyn parch 
a chynnorthwy mawr oddi wrthynt ; a phenderfynodd y dyn, gan 
fod yrenw mor rhinweddol,i ddvfod yn Formon ei hunan, mor 
fuan ag y gallai gyrhaedd y Dyffryn. 

Y Ffordd i ddinystrio Plenttn. — 1. Gadewch iddo pael 
ei ffordd ei huu. 2. Caniatewch iddo wario ei wala o arian. 
3. Gadewch iddo fvned lle y myno ar y Sabboth, 4. Rhowch 
ryddid iddo fvned i g\vmniaeth ddrwg. 5. Na fynwcb gyfrif 
ganJdo pa fodd y treulii ei brydnawnau. 6. Na roddwch ddim 
i«ldo i’w wneuthur. 

Arwydd í)vn Da. — Nid V w y dyn nad oes iddo elynion braidd 
yn dda at ddim. Mae wedi ei wneyd o ddefnydd mor rhwydd i'w 
weithio, nes y mae pawb yn treio eu llaw arno. Mae y dyn 
trwyadl, yr hwn sydd yn meddwl drosto ei hun, ac yn llefaru yr 
hyn mae yn feddwl, yu sicr o gael gelynion. Maent mor ang- 
henrheidiol iddo ag awyr iach. 

Cariad — Pan yn dair blwydd oed yr ydym yn caru eln roarhau; 
pan yn chwech, ein îadau ; pan yn ddeg, gwyliau ; pan yn un- 
ar-bymtheg, ein gwisgoedd; pan yn ugain, ein cariadon ; pan yn 
burap ar hugain, ein gwragedd ; pan yn ddeugain, ein plant; a 
phan yn drugain, ein hunain. 

Y Goludoo. — Dywedwyd am un dyn goìudog — “ Dman agef! 
trafTerthodd ddydd a nos hyd ddeugain. mlwydd oed, i gasglu ei 
gyfoeth ; a bvth oddiar hyny y mae wedi bod yn ei wylio am ei 
fwyd a’i ddillad. 

DEFAID CRIST. 

Pefaid Crist ei lais adwaenant, 

A’i “ arwyddion , ' a arddelant; 

Bloeddia’r byd mai ’rhain yw’r bleiddiaid, 

Am na wyddant ddim am ddefaid. 


-JOH.N ÜAV||, ARC. RAFWDD, MERTH TR-TYDFIL. 




Uuir. 19- 

"Dlt'»CH Ull» O HDDI Hl, 

(•»» »»»ltu»> »1 HMO.L l.“ 

I IK 0 R \ S E I 0 IV, | 

HEU 

^rirn b ẃaím. 

OORPHSNAF, lKio. IH»i» •»’}</. 


CTNMHTSIAO. 


îllp. 


tt’Ü. 


Ifj 



Ltjlht, .Mldlwllh Ih'l 


Gnf)Mkadau ac Alcbion— 

. 

Crmi, n liimiii «1 lll»‘lT*. 


II d Prrcrlban 

Î03 

lo® -t 

IbJ 


. *i0-| 

L'»i(i>» »H|<Ii«rtb WiIIishi 


|l r, i) dd 

,. ** 

M •l|4lH ..... ........ 

léfl 

Goarfdnl J «»»r jih Siniib. 


PrnMill i*i llrtdd» h 

It* 

Hrruiurib utrno tn jadil, 


Y t-d y Mab a*r Y»i*')d 


Cuio»»dtoo C)nii4«llt drfol — 


i.iiN -l'irluJ 

INO 

C)N. L)d« ) I . Mulftlinf. 

. -iOfl 









rHnm, a Nodau n Pbrc». 


Sir Garifyrddte 

. Wrt 




. 70U 

M'ur:u l ) CtnnAdlrddau tn 


Amiv« i«rtbau— 


yr Yuf»ordd Prjdciuif W2 1 


. *i!0 


MERTHYR-TYDFIL: 

AR(íRAFFWYI> AC AR WfcRTH CAN J. ÜAMS. GEORCETOWN; 

A R W i> RT H MRFYO 
Oan y Sami »» etffrrrtiool, a Hooer «» 

Irw) y I>cau a'i (ii»flcüd. 

1850. 



AT F.tS GOTIFn'TTR. Ae. 


Y S»inl teu»nc.'’— t)»rb»ni«o.n rt hrniiiilinn, ■ d»«ejvn »t 
fol wrJt »3K»nu vn liinl d<l», »»tj il»m m»i di n» » 
cynn»i{ crntaf iddo, O» y.n.lrrca» rin hanwyl frrwd i 
vin»rfervd ei ddawn, d«w yn fu«n yn «dd»« i ymddanic' • 
o tlarn y cyhordd. 

■*• t>. J."— W etl c»minrr»d (»oh peth d«n «ylw, meddyltwn ro»i 
gwrtl T» t ni beltlin dwey.l dim »tn y Frlrniwdarth. Yr 
ned.l dilty» »n n*rirv.l.ll»d » tr»tun. 

0. D."— Ni «Ilwn ddrrhrn |lvfr»u ytt ol, c«ny» nld yw »n 
bonihl I nt i’w cwrljwn ol vn yr «n nrftllf» »k y d«nfoii- 
wrvd hwrnt »ll»n. N« orchyinynrd nrb fwy n«g » m-« 
üiinddo Ift dd i'w ywertliu, ■ th«lu «m d»uynl. Yr un rrol 
«rdd i'r liyfrwn Sei»nti; hrfyd. 

YMtt'DWYR — Yr ydtm <l»n yr «nchenrheldiwtdd eito o rth. 
t’ddio pnwh, p«n yn danfnn ru rli«pd«|ordd, i rnd.lt 
(•wyhod p« hryd, «c yn mh« 1r, y g»nwyd hwynt, ynghyd 
á'u galwcdi|i«eth. 

ín.ryu»iton. — O htn »ll«n, cofied rin hnll ohrhwyr « pli««b, y 
bydd pnb llythyr yu ro«li dwy gcining i'r drrbyniwr, o« 
u« fydd «twnip «edi eiroddi «rno. Ni wnrir un tylw o’r 
ceiniogan » mddir, mu fod y gyfr»!lh wcdi newid. Rrdd- 
ctl hy«by« hefyd n»d oet llythyrau i u»el ru dovp«rtliu »r 
y Sahboth, yr hyn «ydd yn gyfbewiJUd rr g«»nh. I’« 
tnor grcfyddol yr cir yn y diwedd, tri wtdJoni «•!*•• ; nud 
ni «ynem ni, o» bydd rhai crefyddwyr, cyn pcn ychydig, 
wedi nivncd mor «»utai Jd ag i biddio ^oichi eu gwynebeu 
«r y Sahhoth I 

3.V.tthvko>i Abkl Kvaks — M«o llyihyr y hr»wd Ev«n» o New 
lirU-nin wrdi ein cyrhaedd o’r ditirdd, p*n «g y m«» 
Ih'lhyrnn ereill o’r cwnini wcdi carl «msrr i ddyfod o’r 
HÌofl's yro» yr un dydd. Gan ci fod mor ben, «tyriwn 
i, ml tfoliueh fyddai ei gyhoedi. M«o lltthyron dii>ed.l- 
art. h oldiwrtho rf «c ercill > n hysbysn fod y Saint wrdi 
nrh»rdd y Bluffs. « hnd A. É»»its we<ii ■priodi â merch 0 
«'angen y Wcm, girllaw Cacrfyrddin. l’riod»» dd« ijdo, 
rnle, « liawpr o IwyddianL 

Vhf ‘firll'iyiolog liranch opened R new Toom, adjnining the 
M«t.<fti‘s Arms, Pendsiren, on Sunday, June 2íi, when 
sereml elders preached on Ihe oecasion. 
eyo l’rtti wrdi dechreu «rgruff.i, drrbynissom y Trydydd Fpisiol 
Cfffrediuol o’r’Pyffryn, a chaiif ymddangos yn ain ocsaf. 




K RC 


§>cren p ^aínt. 


Rhif. 19.] GORPHKNAF, 1850 [Cyf. II. 

S A L M. 

Heuwch chwi sydd yn caru yr Argìwydd, a ni a lefarwn am 
fawr jtaredigrwydd ein Duw, oblegid ei drugaredd sydd y n 
clragy wydd. 

Mae ei ddaioni yn cyrhaedd o genedlaeth i genedla^th, ;*.c r 
mae hoîl blant dynion yn cael eu llesoli. 

Pa deyrnged a dalwn i’r Jehofa, yr hwn sy ld yn teyrna^n 
yn y nefoedd, ain ei fendithion lliosog a’i ofal mawr am waith 
ei ddwylaw ? 

O herwydd y sawl a weithredant gyfiawnder ac a ofnant Dduw, 
sydd yn gymmeradwy ganddo ef: nid ydynt amddif'ad o uq 
rodd dda. 

Y mae yn rhoddi gorchymyn i*w angylion i’w dai i fyny yn 
eu cystuddiau, i’w hachub hwy o’u gotìdiau, a’u gwaredu o law a 
gallu y cadarn arfog. 

Megys y rcae’r aur yn dyfod o’r tân wedi ei huro o bob s>>rod, 
felly y mae ei Saint ef yn dod i fyny o*r oddaitb, yn bur ac ya 
«antaidd o’i flaen ef. 

Mwy na choncwerwyr ydynt trwy yr Kwn a’u carodd. ac a 
roddes ei hun drostynt, ac a'u prynodd â’u waed gwerthfawr ei 
hun. 

Iddo Ef y byddo’r anrhydedd a’r gogoniant yn dragywydd. 

Y mae geiriau yr Arglwydd yn gwneyd daioni i'r uniawn.bob 
•amser, gan oleuo y meddwl a llanw y dealitwriaeth á goleuni a 
-gwybodaeth. 

19 



tJDGORN SETOW. 


IS-C 

IJais uewyd'lion da, llais dyddanweh a chysar i'r tUwd a r r 
anghenus. 

Yr hwn sydd yn dwyn llawenydd \ f r fynwes, ac yn achosi i'r 
galon d-lrylliog i orfoleddu ; 

Yr hwn sydd yn dryilio llyffetheii iau y careharor, ac yn torr 
•adwyni y rhwyoi ; 

Yr hwu » ydd yn dadlwytho baich trwm y gorthrymedig, ac yn 
gosod y caeth yn rhydd. 

lilais gogoniant ac anfarwoldeb i’r holl fobloedd, am ufydd-dod 
i iachawdwriaeth, am ad-daliad ac adferiad, ara ddyrchafiad a 
pherffeithrwydd. 

(>, rhoddwch ddiolch, chwi gyfiawnion, am gymmwynas rad 
ei air tuag atom ni ; goleuni sydd yn Uewyrchu mewn tyw- 
yllwch dudew, ag sydd yn cyfeirio at y gyfraith ac at y 
dystiolaeth. 

O herwydd y mae gwirionedd wedi tarddu o’r ddaear; ac 
y inae angel santaidd wedi edrych i waered o’r nefoedd* 

Y mae wedi adferu cyöawnder yr efengyl ; gwnaeth yn hysbys 
y drefn gyntefig ; ac adnewyddodd yr hen Iwybrau ; 

Y mao wedi adferu yr efengyl dragywyddol ; y mae wedi 
dadguddio pren Ephraira ; y raae wedi dwyn yn ol etto archoff- 
éiriadaeth Melchisedec. 

Y mae etto wedi danfon y Dyddanydd sydd yn arwain i boh 
gwirioneddj a’r hwn sydd yn dangos pethau i ddyfod. 

Mae y gostyngedig yn gorfoleddu yn ngeiriau y ìlyfr. Mae y 
byddar yn clywed, y mud yn llefaru, y dall yn gweled, a thafod 
▼ cecianwr yn cael ei ryddhau. 

Mae y dyn cloff yn neidio fel yr hydd ; a’r ysbryd cystuddiedig 
sydd yn llawu o lawenydd. 

Mae y gwaredigion yn dychwelyd i Seion gyda chaniadau 
uchel, a ìlawenydd tragywyddol ar eu penau. 

Tristwch ac ochain a giîiant ymaith; y chwerw sydd yn 
felys; y cystuddiedig a ymorfoleddant rnewu iachawdwriaeth ae 
a gynnelir. 

Yr Arglwydd a anfonodd sofl-ieir o’r nefoedd ; yn ochr y 
dyfroedd y cleifîon ar eu gwelyau a estynasant allan eu dwylaw, a 
hwy a ddiwallwyd. 

Y Cenedloedd ar yr afonydl a’u gwelsant, ac asynasant; 
gwelsant warcdigaeth ein Duw, a ìhyfeddasant yn ddirfawr. 



rr>«nR# 


ÌÌTwedaf &m dilaioni Daw yn nghynnulleídfaocdd ci Saint; 
îlcfrtraf ara dano yn yr ytrgaegliad raawr. 

Llawenycìied yr holl Saint, gorfoledded y ddaear, a bloeddied 
qt>ob creadur foliant i’r brenin ImmanueL 

Dylifed y mynyddoedd a'r bryniau i waered yn ei wyddfod, ac 
wyled y creigiau cedyrn o lawenydd. 

Blodeued y diffeithw-eh fel y rhosyn, a gorfoledded vr an- 
ialwch. 

Murmured yr afonydd a*r boll ddyfroedd anthemau suniarus 
i'w Brenin tragywyddol. 

Sisialed pob llysieuyn & phren lais heddwch a chariad ; a 
Jychweled y greadigaeth anifeilaidd ddiolchgarwch i’r hwu sydd 
yn eistedd ar yr orsedd. 

Bydded i eangder raawr y greadigaeth ddadseinio gyda Hal®- 
liwia i’r Ynwvr mawr. 

Gogoniant, a gallu, ac anrhydedd, a llywodraeth, ac awdurdcnl., 
a nerth, a, moliant tragywyddol i’r hwn 6vdd â’i enw uwchlaw 
pawb aralí. 

Molianned pob peth yr Arglwydd. Molwch yr Arglwydd. 

Hàrvev L. Bircb. 


I.LTTHYR ODDIWRTH ABEL EYANS, O’R COUNCIL 
BLUFFS, IOWA. 

Couneil Blnffs , Mai 25, 1850. 

Aütttl Frawd Dayis, — Yr wyf yn cymmeryd y cyfieusdra hwa 
i roddl ein ì\anes ar yr afonydd hyd yraa. Gorfu i ni aros yn 
New OrWns am wythnos Yna cychwynasom i’n taitb dros afon 
M ississippi, a chyrhaeddasom St. Louis mewn wyth diwrnod. 
Gorfu i ni aros yno bura diwrnod. Yna aethom ar ein taith hvd 
yraa, a buom ar yr afon hon ddeuddeg diwrnod. Daethom y* 
eithat' llwyddiannus dros y ddwy afon, heb golli ond pump 
bywyd, — un ar y cyntaf, a phedwar ar vr ail. Bu y choîera yn 
«in plith ar y ddwy afon, a’r cholera a laddodd dri o’r purap. Yr 
oedd hefyd yn New Orleans a 6t. Louis. Mae 30 o’r Saint ya 
aros i weithio yn St. Louis; sef Thomas Morris, John Morgans o 
Nantyglo, Morgan Jones, Jolin Hayes, Henry Pelew, Lewis 
Davies, Williara Vaughan, yngbyd â’u teuluoedd, oll yn íyw &c 
iach. Daeth i'r làn yma 57 o honom, a chawsom dderbyni&C 



18 ft 


ÜftGORN SEION. 


«reesawus, yh rnhell tu hwnt i’n dysgwyliadau. Daeth y Saìnt 
t'ymreig i’n gweied y nos y daethom i’r lle ; a boreu dranoeth, 
daethant â’u w ageni a u hychain atom, i’n cludo oll i’w tai am 
dditn, a’n llefydd i ni yn rhad. Cofiwch fod yma lawn gyminaint 
o dderbyniad i’r weddw a’r amddifad, ag i neb, os nid mwy. M» » 
yr oil yn aros yina a’r a ddaeth gyda mi, ond David £vuns a i 
wraiî», v rliai sydd yn myned rhag eu blaen. Aiae tair priodas 
wedi cymraeryd lle er pan ddaethorn yma ; ac yn eu plith y mae 
un Rogers o sir Benfro wedi priodi ag Ann Evans o Ferthyr. 
Mae pawb oedd a modd ganddynt wedi cymmeryd tai a thiroedd, 
a daw y lleill yn alluog i wneyd yr un peth ar fyr. Gwell i’r 
ieuenctyd sydd yna beidio cyfammodi i aros i’w gilydd pan yn 
dyfod yina, am eu hod yn gwneyd drwg wrth hyny. Gwell idd- 
ynt briodi cyn neu wrth gychwyn. Mae hyn o bwys, fel pob 
peth arall. Daeth Ann H«>wells o Ferthyr dros yr afonydd hyd 
yma, heb fawr gwahaniaelh ynddi ; ond drwy ffydd y daeib hyd 
yma ; a phrofodd yr oll ag oedd yn prophwydo am ei marwolaeth 
ar y môr, i gyd yn au-brophwydi ! Carein yn fawr i weled 
llawer etto yn ein dilyn, ond gwell fydd iddynt ddyfod i’r lle hwn 
erbyn yr haf na’r gauaf, am nas galiant weithio yma ond yr haf, 
ond gallant ddyfod i St. Louis erbyn y gauaf. Bydd yn welî i 
bawb a ddelo yma gofio cadw pob cynghor a gânt ar eu taith ; a'r 
sawl a wnel hyny, deuant yina yn fyw ac yn iach, pan o’r othr 
arall y sawl a ddiystyro gynghor a syrthiant yn ysglyfaeth. 

Fy nghofion atoch ohwi a’r brawd Phillips, a’i deulu ull, at fy 
ahad, a’m pertiiynasau anwvl y a’r holl Saint drwy Gymru. 

Eich brawd yn y cyíammod newydd, 
Abel Evans. 

O.Y. — Enwau y rhai a fu farw sydd fel y canlyn : — William 
Prothero, henaf, a’i wraig, o fethiant; Edward Yincent a gwraig 
Charles Yincent; Elizabeth Rogers o sir Benfro; gwraig u 
phlentyn John Jones u Bonty typritid, o’r cholera, yu yr hospital, 
yn îSt. Louis. 


LLYTffYR ODDIWRTH WILLIAM MORGANS. 

Coundl Bluffs , Mai 26, 1850. 

Anwyi. Frawd Phillips, — Daeth y brawd Abel Evans a’i gwm- 
ptíiui v buint yma ar y 23ain o’r mis hwu; ac ar ei üystiolaelh 



TDGORN SEIÔN» 


18} 


ef, a’ch trwyddedi chwithau, derbyniwyd hwynt yn aelodau rheoU 
aidd o’r gangen Gymreig, yn y Cainhria’s Camp. 

Anwyl frawd, y mae rhai pethau yn cymiueryd lle yn mhlith 
ieuenctyd, yr hyn sydd yn naturiol hel'yd yn ol arferyî hen wiad, 
ag y byddai yn dda iddyut eu troi heibio. Un peth yw ymgyf- 
ammodi i briödi. Fy raarn i yw, raai gwell peidio, ac mai doeth- 
ach fyddai priodi cyu cycliwyn, i'r sawl fyddo yn ewyllysio hyny. 
Yr nedd y brawd Abel Evans, a minnau hefyd, wedi melhu gweled 
hyny yn gynt; ond yr oedd efe wedi agor ei lygaid cyn dyfod i> 
Blufìs, a phricdodd â mereh landeg o gerllaw Caerfyrddin, sef 
Mary Jones, o gangen y Wern. Yn gyffredin, y rnae teuluoedd. 
yn byw yn well yma na dynion gweddw; ac felly, ynte, y sawl a 
ewyllysio briodi, priodent, a’r sawl fyddo am beidio, peidient; 
eithr gadawed pob mab a mercb, a phob dyn a menyw weddw, t r 
heu wlad, beb ymgyfammodi i briodi. Felly,ni fydd perygl o 
dori cyfammod ; a byddant yn dyfod yn rhydd i wlad rydd, ac 
yn gadael y rhai a fyddo ar ol yn rnydd hefyd. Dyna oedd 
meddwl y brawd Jones hefyd, feddyliwn, sef cyfammodi hyd yr 
ymfudiad. Yr wyf wedi priodi wyth ar y tir hwn, ac yn dysgwyl 
chwech neu wyth yn fuan etto. 

Mae eiu tref yma fel crochan berwedig, yn y dyddiau hyn, ac 
mor llawn â tnarchnad Merthyr ar ddydd Sadwrn, fel nas gellir 
gyru wagon heb stopio ar hyd yr heolydd. Pobl yr aur ydynt, 
ac y maent yn gadael peth o’u haur ar ol, neu bernwch cliwj; 
eanys y mae y càn yn chwech dolar y cant, yr yd Indiaiddyn 
ddolar a hanner y bwshel, a pheth wedi ei werthu íim dri dolar. 
Dywedwyd wrthyf gan un Mr. Bennett, raeddyg un cwmpeiui, 
fod 4,000 o erwau o wenitli yn Illinois, lieb neb i’w dori, ac yn 
debyg o fud yn sathrfa i anifeiliaid. Y Mormoniaid a bregethodd 
yr efengyl — ie, y prophw>d Joseph fu yn ei clryhoeddi gyntaf yno, 
ond ni chredent ei dystiolaeth, eithr gwaeddasai.t, “ Ymaith ag 
tef,” fel ei Feistr, Mormoniaid a galbdd yr aur allan yn Cali- 
fornia, a rhyfedd mor wirioneddol yw y dystiolaeth, ac mor dder^ 
byniol y mae gan y werinos yu gyffredin ; ond uid yw ronyn yn 
fwy gwir na thystiolaeth y Mormoniaid yn Merthyr o barthed i’r 
efengyl ; eithr y mae ysbryd y hyd yn rhedeg ar ol ei degan, sef 
gwreiddyn pob drwg, ac o ganlyniad nis gall dderbyn Ysbryd 
Crist, yr hwn yw gwirionedd a chariad, gogoniant i Dduw yn y 
nefwedJ, ac ar y ddaear ewyllys da. Wel, rhyngddynt hwy a’í 


188 


tDGORN 8EÎOW. 


aur y bo hi j eled yn farsiandwyr y sawl a fytto. Àdeiladwrt 
nitinau Seion, dinas ein Duw, yn nyffryn y mynyddoedd ; a phan 
ddel yr arnser iddi i ddyrchafu ei plien, daw ei Brenin, a bvdd ei 
gogoniant yü hongiedig drosti ; a phryd hyn bydd arswyd ar yr 
anwir ddynion. 

Derbyniais ddeg sypyn o Udgorn Sé!on gan un o’r brodyr 
Seisnig a ddaeth yma efo y llong-lwyth gyntaf, wedi eu cyfar- 
wyddo i Capt. Dan Jones. Byddant ur eu taith iddo cyn y delo 
V llythyr hwn i iaw, ond nid i gyd ; oblegid, wedi iddynt ddyfod 
i’n tiriogaeth ni, barnasom fod genym hawl i'r degwm, a chy m- 
mera8om ddau o bob sypv»n. Gwelwch nad ydym ddim wedí 
degymu mor drwm â’r hen wlad, yn ol cyfraith y degum. Yr 
ydyrn wedi talu hanner blwyddyn am y “ Frontier Guardian, , ‘ a<# 
y raae i ddyl'od drosodd yna ytì gysson, fel y byddo yn dyfod o’r 
wasg. Nid wyf wedi gweled dim ond uu llythyr oddiwrtbycl), 
Dac ychwaith yr Udgorn yn fisol, fel ag yr oeddech yn hysbysu ; 
ac nid wyf yn gwybod pa un a dderbyniwyd y “ Frontier Guard- 
ìan” a ddanfonais, ai peidio; y mae wedi ei anfon i Merthyí 
a Dowlais. Derbyniais lythyr i Elizabeth Thoinas, o swydd 
Forganwg, ac a’i hanfonais (lrosodd yn Ebríll diweddaf i’r Dyff- 
ryn. Na ddigaloned neb sydd wedi anfon llythyron i’r Dyffryn at 
e>u perthynasau, ac at y brawd Jones hefyd, canys fe ddaw atebion 
yn ol mor fuan ag y gellir. Yr wyf yn dysgwyl clywed o’r Dyff- 
ryn, oddiwrth Capt. Jones a’r Saint Cymreig, o hyn i ddiwedd 
mis Mehefin. Mae y brawd Prythero o Abersychan, a’i deulu* 
yn aros yu bresennol yn fy nhy i, ac wedi cymmeryd peth tir 
Inewn rhan arall o’r wlad, a bydd yn myned yno yn fuan. 

Cofiwch fi at yr holl Saint, ynghyd â’r swyddogiou ; a bendith 
t)uw fyddo gyda chwi. 

Yr eiddoch yn y cyfammod tragywyddol, 

WlLLIÀM MORGAPÍ. 


PENNÎLL I’R HEIDDYN. 

(A ganodd FJenmcr wedi bod yn han.) 

BuM yn claddu hen gydymmaith, 

Gododd yn fy mhen i ganwaith; 

Ac ’rwy'n ofni, er eî briddo, 

Y cyfyd yn fy mhen i etto. — G’r Y mojynydd. 



UDCÖRN SEfON'. 


189 


Y TAD, Y MAB, ATi YSBRYD GLAN. 

V M AB. 

AVedi ysgrifenu ein sylwadau yn cin rhifyn diweddaf ynghylch 
person y Tad, cawn yn awr etto, yn ol ein haddcwid, ysgrif'enu yr 
hvn a wyddoiu ynphylch y Mab, gan obeithio y bydd paw b yn 
cadw tnewn cof mai wrth yr ysgrythyrau yr ydytn i gael ein barni:, 
ac ui'l wrth dr iddodiadau disail yr oes. 

Mae y Mab yn berson ar wahan oddiwrth y Tad, ac yn meddu, 
fel yntau, ar gorff, rhanau, a nwydau ; ac yn mhob peth yn wir 
luu ei ber6on Ef, ond yn unig fod sylw’edd ei gortf wedi ym- 
gnawdoli, yn wahanol i sylwedd corff ei Dad. Mae un yn ysbryd^ 
a’r llall yn gnawd ac esgyrn. Ni all y Mab, yn fwy na’r Tad, 
fod vn bresennoi yn mhob man, ond yn unig trwy gyfrwng yr 
Ysbryd Glân. Yr oedd y Alab yn y dechreuad yn bodoli gyda y 
Tad, ac y mae yn breseunol yn eistedd ar ei ddeheulaw yn y 
nefoedd. 

Nid oes dim yn fwy ynfyd a ffol na dweyd fod Iesu Grist yn 
íeddiannol ar gorff o gnawd ac esgyrn, ac ar yr un pryd haeru 
inai Iesu Grist y w yr unig wir Dduw, “ heb gorff, heb ranau, heb 
ddyoddefiadau.’’ Mae yn ddifyrus darllen yr ail Erthygl yn y 
Lly fr Gw'eddi Cyffredin, “ ain y Gair, neu Fab Duw’, yr hwn a 
wnaethpwyd yn wir Ddyn,” pan y cofìwn fod yr erthygl gyntaf 
yn dweyd fod “y tri Person o un sìjlwedd sef sylnedd heb 
gorff, Gallwn ddarllen yr ail erthygl fel hyn : — “ Y Mab (heb 
gorff), yr hwn yw Gair y Tad, (heb gorff), a geoedlwyd er tra- 
gywyddoldeb gan y Tad (heb gorff), gwir a thragywyddol Dduw 
(heb gorff), o’r un sylwedd â’r Tad (heb gorff), a gymmerodd 
natur dyn yn mru y Wyryf íendigaid (heb gorff), o’i sylwedd hi 
(heb gorffj: fel y mae dwy natur berffaith gyfangwbl, sef y 
Duwdod a’r Dyndod (beb gorff), wedi eu cysylltu ynghyd yn un 
Person (heb gorff), ni wahenir bytli (beb gorfl), o’r rbai byn y 
mae nn Crist, gwir Dduw a gwir Ddyn (heb gorff), yr hwn a 
wir ddyoddefodd (heb gorff na dyoddefiadauj, a groeshoeliwyd, a 
fu farw, ac a gladdwyd (heb gorff), i gymmodi ei Dad â nyni, ac 
i fod yn aberth (heb gorff), nid yn unig dros euogrwydd pechod 
gwreiddiol, eithr hefyd dros weithredol bechodau dynion.’’ Etto, 
cawn ddarllen y 3ydd erthygl “ am ddisgyniad Crist i uffern,’* 



VDGORN SE'lO'ít. 


'Í9Ö 

“ “ Megys y bü Crist farw drosom (heb gorff’), ac y claddfryd ef (he*b 
gorlf); felly hefyd y mae i’w gredu, iddo ddisgyn i ufferu” — sef y 
bedd (heb gorff). Etto,y 4ydd erthygl, ‘‘ara adgfyfodiad Iesu Grist.*’ 
a ddarllenir fôl hyn : — Crist a wir-adgylododd o feirw (heb 
•gorff), ac a'gymmerodd drachefn ei gorff (heb gorff), gyda chnawd 
ac esgyrn, a phob peth a berthyn i berffeithrw ydd natariaeth 
dyn ; â’r hyn y dyrchafodd efe i’r nefoedd (heb gorff). ac yno y 
mae yn eistedd (heb gorff) hyd orii ddyehwelo (heb gorff) i farnu 
pob dyn y dydd diweddaf.’’ Fel y geiìir deall, mae y geiriau 
' M heb gorff,’’ sydd rhwng ymsaftgau, yn perthyn i'r Erthygl 
gyntaf. 

Yn awr, mae yn rhaid i bob dyu pwyliog gredu fod gan Iesu 
Cristgorff; ac os roai Iesu ’Grist yw Duw, vna y mae yn rhaid 
cyfaddef fod gan Dduw gorff'; ac os oes corff, y raae iddo 
ranau ; ac os oes rhanau, y raae iddo ddyoddéfiadau neu dym- 
berau. Etto, mae yn rhaid i’r rhai sydd yn Credu raai yr un yw 
?y Tad a’r Mab, gyfaddef fod gan y Tad-.gorff' cyíansoddedig o 
gnawd ac esgyrn, yr hyn ni cbreda y Saint, o herwydd y gwydd- 
ant eu bod yn ddau berson gwabauol, ac yn gwahaniaethu o ran 
defnydd eu cyrff. 

Ond, yn awr, caw r n ymchwilioi’r “ysgrythyrau er cael profion 
fod y Tad a’r Mab yn ddau -berson gwahanol, ac nid fel y medd- 
ylia llawer mai ysbryd Crist cyn ymgnawdoli oedd y Tad, ac 
raai y Mab oedd y cuawd a gymmerodd amo. Yn losn xvii, 5, 
darllenir, “ Ac yr awrhon, 0 Dad, gogonedda di fyfi gyda thi dy 
‘hun, â’r gogoniant oedd i mi gyda thi cyn bod y byd.’’ Mae byn 
yn dangos fod ysbryd Crist yn bodoli cyn bod “y byd, a bod person 
arall a elwíd y Tad yn cyd-fodoli ag ef, a cbyda'yr hwn hefyd y 
“ineddai efe ogoniant <îyn i’r byd fodoli. Etto, “ Yn “y dechreuad 
yr oedd y Gair, a’r Gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair. 
Hwn oedd yn y decbreuad gyda Duw. • * À’r 'Gair a 

wnaethpwyd yn gnaw'd, ac a drigodd yn ein plith ! ni (ac ni a 
’-welsom ei ogoniant ef, gogociant megys yr Ünig-anedig oddiwTth 
}y *Tad) yn Ilawn gras a gwirionedd.” (Ioan i, 1, 2, 14). Yr oedd 
y Gair, yr hwn yw Crist, yn y dechreuad gyda’r Tad : yn wir, efe 
•oedd decbreuad creadigaeth Duw,”* — “y Seren foren eglur’f — 
“myntaf «rnedig pób creadur.”J 

-Mae y 'profion blaenorol yn cael eu cadarnhau gan yr byn a 
■* Dad. l il4 -H. t Dad. xxii, io. j CoJ. i, 15. 



lDGGBN «ËION 


>9T 

yagrìfe'na Moses am y greadigaeth. Amiwg vw fod ir.wy uag i n 
person wrth y gwaith o greu. Dywedir yn Gen.i, l t “ Yn y 
dechreuad y creodd Duw [ Aldteem ] y nefoedd a‘r ddaear ” Cyd. 
aiabyddir yn gyífredin fod y gair Aieheem yn y rbiflliosog, a y 
dylai gael ei gyiìeithu yn Dduwiau, vn lle Lluw. l'o i.i,a>ái vr 
enw Hehreig A'elwcni, yr hwu a fedda derfyuiad llio-sot;, yn enw 
diífygiol, yn cael ei arfer vn unig •y»..y rhif uuigoh haasai r‘nw 
esgusdros ei gyûeithu yn Dduw, yji yrhif unigol ; cn i y rnae r 
rhif unigol, fel y sylvya y Parch. D. Jemes yn ei 44 Umtarìanisin 
Confuted,’’ yn gystal à’r rhif liosog o’r enw hun, yn dygwydd yn 
fyn^'ch yn y Beibl. Mae rheswm,gan hyny, yn d&nt»os, <»s nad 
oedd dim ond un Bod yn creu y bvd, fod yr iaith a arferir vn vr 
ysgrythyr yn anmhriodol, ac vn tueddu i gam.arwahi. Ond, ok 
oedd tnwy uag un BoJ, yna mae yr iaitli yr hyn a ddylai foc. »-.o 
ni atehasai y dyben mewu un fibrdd araìl. Mae y gair yn d \ g- 
wydd yn y bennod gyntaf o Genesis ddiin Uai na deu-ar- huurtiu 
o weitbiau, ac yn mhob man ceir ef yn v rliif lliosog, yr hyn 
sydd yn cytuno â dywediadau ereili ; megys, k ‘ Duw [AleheemJ 
hefyd a ddywedodd, Gwnawn ddvn ar eín delw ni, »rth kin 
AIuu sin hunain’’ (Geu. i, Etlo, “ Hefyd yr 4rgb»v<ld 

Dduw [Jehovah Aleheem] a ddywedodd, Weie y dyn s.od 
saegys un o honom ni, i wybod da a drwg ,, (iii, 2*2) Hehiôw 
hyn, y mae llawer o fanau ereill yn yr ysgrythyr, yn yr iaith 
wreiddiol, yn cadamhau fod mwy nag un Duw, megys yn Diar. 
ix, 10; Mal. i, ö ; Preg. xii, 1; Esay liv,ó, Sairn cxìix. 2; 
Job xxxv, 10, &.C ; o herwydd y mae yr enwau a roddir ar Douw 
yn mhob cn o’r m&uau uchod, yn yr iaith wreiddiol, wedi <-u 
rhoddi yn y rhif lliosog, megys Duwiau, y Khai Santaidd, 
Creawdwyr, Gwneuthurwyr, 6c<î, Mae yn rhesymol, ynte, mai v 
Tad a’r Mab 6ydd i feddwl pan ddywedir, “ Cofia yn awr ov 
Gretuoiht'yr , n &c., fel y tuae yn yr iaith wreiddiol ; yr hyn s\dd 
yn cyd-dystiolaethu ar hyn a geir yn y Testament Newydd. Ntci 
oes neb nachanfydda nad yw Duw y Tad yn Greawdwr; cauys 
dywedai Paul am droi “ at Dduw byw, yr hwn a wnaeth neí a 
daear, a’r môr, a T r holi bethau sydd ynuclyiH.’’ (Act. xiv, lò). 
Ond dywed yr ysgrythyr fod y Mab yn Greawìwr hefyd. “ Yn 
y dechreuad,’’ rneddai Ioan, sef yr un “ dechreuad" ag y cre -dd 
y Duwiau y uefoedd a’r ddaear, “ y Gair oedd gyda Duw : trwy- 
ddo ef y gicnacthpicyd pob peth;- ac hebddo ef ni wnaethpwyii 



TJDGOÄN SEtOtí 


dini a’r a wnaethpwyd.” A rhaç i neb dybied fod y Gair yn 
arwyddo doethineb dwyfol, ychwanepodd yn nnion, Ynddo ef 
vr oedd bywyd,” yr hyn sydd yn ei osod alîan yn berson, yn 
fwy na dim arall. Ond ychwauepa Io;»n drachefn * A’r Gair a 
wnaethpwyd yn gnawd *' neu ddyn. ac a Jrigoild yn mhlith yr 
Iuddew'on, y rhai a welsant ei “ ogoniant ef, goíroniant megys yr 
T’nig-anedig oddiwrth y Tad.” Eithr pa fodd yr oedd efe yn 
gallu cynnorthwyi» y Tad yn ngwaith y greadigaeth ? Mae yr 
Apostol Ioan yn rhoddi yr ateb, “ A Duid oedd y Gair.” Mae 
Paul hefyd yn priodoli creadîgaeth pob peth i’r nn person, dan 
yr enw mwy aríerol o Fab Duw : — “ Gan ddiolch i r Tad, vr hwn 
a’n gwar^dodd ni allan o feddiant y tywyllwch, ac a’n s\Tnudodd 
i devrnas ei anwyl Fab : yr hwn yw delw y Duw anweledig, 
cyntaf-anedig pob creadur; canys trwyddo ef y crewyd pob 
dim a’r sydd yn y nefoedd, ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac 
vn anweledig, pa un byuag ai thronau, ai arglwyddiaethau, ai 
tywysogaethau, aî meddiannau ; pob dim a grewyd trwyddo ef, 
ac erddo ef. Ac y mae efe cyn pob peth, ac ynddo ef y mae 
pob peth yn cyd-sefyll.” Yn awr, dyma un arail o’r “Creawd- 
wvr,” sef y Gair neu Fab I)uw. 

Wedi dangos o’r ysgrythyrau fod mwy nag un person o’r 
Duwdod wedi bod yn creu y byd, cawn etto ddwyn ysgrythyrau 
mwv cad3rnhaol i brofi fod y Mab yn berson gwahanol oddiwrth 
y Tad. Pan ddisgynodd Ysbryd Duw ar lesu ar ol ei fedyddiad, 
clywyd llais o’r nefoedd yn dywedyd, “ Hwn yw fy anwyl Fab, 
yn yr hwn y’m boddlonwyd” (Math. iii, 17). Dyma, ynte, 
berson yn llefaru allan o’r nefoedd, tTa yr oedd ei Fab ar y 
ddaear, yr hyn svdd yn profi eubod yn ddau berson gwahanol; 
ẁc y mae bod yr Ysbryd Glân yn dyfod oddiwrth un at y llall, 
yn profi fod hwnwdrachefn yn sylwedd ar wahan oddiwrth y Tad 
a’r Mab. Etto, pan oedd Crist yn cael ei groeshoelio, dywedodd, 
“ O Dad, i’th ddwylaw di y gorchymynaf fy ysbryd” (Luc xxiii, 
4fi). Dyraa brawf, y mwyaf cadarn, fod person a elwid yn Dad 
yn hodoli yn anymddibynol, nid yn unig o gnawd, ond o ysbryd 
yr Iesu a drigai yn y cnawd. Pa fodd y gallai yr Iesn orchyrayn 
ei vsbrvd i ddwylaw y Tad,os nad oedd ysbryd Iesu yn un person, 
a'r Tad yn un arall ? Etto, ar ol esgyniad Crist, Stephan y 
y merthyr, “ ac efe yn gyfiawn o’r Ysbryd Glân, a edrychodd yn 
ddyfal tua’r nef ; ac a welodd ogoniant Duw, a’r Iesu yn sefyll 



ÜDGORN SEION. 


193 


ar ddeheulaw Duw : ac efe a ddywedodd, Wele, mi a welaf y 
nefoedd yn agored, a Mab y Dyn yn eiste'dd ar ddeheulaw Duw.” 
Gwel Act vii, ôô, ô6. Yr oedd Stephan yn gweled dau berson, 
ac un yn sefyll ar ddeheulaw y llall ; yr hyn sydd yn dangos 
liefyd fod yno raddau mewn awdurdod, Etto yn 1 Cor. xi, 3, 
dywed Paul “ Eithr ni fynwn i chwi fod heb wybod, mai pen 
pob gwr yw Crist ; a phen y wraig yw y gwr; a phen Crist yw 
Duw. i ' Mae hyn etto yn cadamhau yr un peth, heblaw lluoedd 
o ysgrythyrau ereill a ellid eu nodi. Oni ddarllenwn yn fynych 
ìawn am Grist yn gweddio ar ei Dad,ac yn tystiolaetnu tnài y 
Tad oedd wedi ei ddanfon ef i’r byd, Scc. ? Mae liyn oll yn 
gosod allan tuhwnt i un ammheuaeth fod y Tad a’r Mab yn 
ddau bersou gwahanoì. 

Ond fe ddywed ein gwrthwynebwyr fod Crist yn dweyd, yn 
Ioan x, 30, “ MijJi a'r Tad üN ydym ac o ganlyniad, nad yw 
yn bosibl fod y Tad a’r Mab yn ddau berson fel ag yr ydyra ni 
wedi eu darlunio. Ac hefyd, gallant ddweyd fod Crist yn cael 
ei alw yn Dduw, nid yn unig yn y Testament Newydd, ond 
hefyd yn Llyfr Mormon ; ac os yw efe yn Dduw, pa fodd y 
mae i ni Dad a elwir yn Dduw hefyd, osnad oes mwy o Dduwiau 
nag un ? Yn awr, am i Grist ddweyd ei fod ef a'r Tad yn un, 
cododd yr Iuddewon yn ei erbyn ef, o herwydd ei fod trwy 
hyny yn gwneuthur ei hun yn Dduw. Yr Iesu a atebodd 
iddynt, Onid yw yn ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi, Mi a 
ddy wedais, Duwiau ydych ? Os galwodd efe hwy yn dduwiau, 
at y rhai y daeth gair Duw, (a*r ysgrythyr nis gellir ei thori) ; a 
ddywedwcb chwi am yr hwn a santeiddiodd y Tad, ac a’i han- 
fonodd i'r byd, Yr wyt ti yn cablu; am i mi ddywedyd, 
Mab Duw ydwyl?’* (Gwel Ioan x, 31 — 86.) Gwelir yma fod 
yr ysgrythyr yn galw hyd y nod “ y rhai y daeth gair Duw’’ 
atynt, yn Dduwiau, ac os felly, pa faint mwy addas y gellir galw 
unig-anedig Fab Duw, yn Dduw hefyd, heb fod yn rhaid jduo 
fod yr un person â’i Dad ? Er y gelwir y rbai y daeth gair 
Ihiw atynt yn Dduwiau, etto nid oes neb mor ffol â meddwl mai 
dim ond un person a berthyn iddynt hwv, ac i’r Mab a’r Tad, 
o herwydd fod Crist yn dweyd mewn man arall am ei ddyscybì- 
ion, “ Y Tad sauteiddiol, cadw hwynt trwy dy enw, y rhai a 
roddaist i mi, fel y byddont ün, tnegys ninnau Yr oedd Iesu 
Grist am i’w ddyscyblion fod yn un à’u gilydd, megys yr oedd 



l'DGORTÎ SfTÎOW. 


T9 4 

*fe yn un at Dad; ao nid yn unig hyny; ond eTryllysíai iddyrrí' 
hefyd fod yn vr\ ynddo ef a’i Dad, fel y gwelir yn Ioan xvii, 21. 
Trwy ddárîlen y bennod ceir allan mai trwy gael en eanteíddio 
íi'u perfféithio, fel y Tad a*r Mab, yr oedd y cyfan i gael eu 
gwneyd yn wn, O ganlyniad, pan ddywedîr fod y Tad a’r Mab 
yn un, y meddwl vw y eu' bod \ti nn yn eu përffeitbderau, priod- 
oleddau, neu eu natUr, ond nid yn eu personan ac feìly hefyd 
y rhaid deall ynghylch undeb y dyscybHort â f u gilydd, ac â’r 
Tad a’r Mab. Mae y Tad a’r Mab yn tin mewn doethineb, 
giilu, a gogoniant; e gweddiai lesn Grist ar fod y dyscyblion 
yr un fath. Yn awr, ynte, os yw undeb y dyscyhlion yn gyn- 
nwysedig, nid yn eu personau, eithí'yn natur eu gallu, a’u gogon- 
iant, a phriodoleddau ereill, yna rhaid mai yn yr ystyr hyn yn 
nnig y mae r Tad a’rMab v yn un : o ganlyniad, un Duw sydd, 
a un yn unig, pan y liefarwn am berffeithderau a phriodnleddhu ; 
ond y mae llîosogrwydd o Dduwiau, pan y llefarom am bersonau 
a sylweddau. 

Mae \t Ysgrythyrau a Llŷfr Mormon yn gosod allan fod Crist 
' yn Dad ac yn Fab. Pa fodd, meddai y gwrthwynebwyr, y gall 
fod person arali a elwir yn Dad, pan elwir Cri9t yn Dad ? At- 
ebwn, nad yw Crist mewn un man yn cael ei alw yn Dad iddo 
ei hun, önd gelwir ef “ y Tad “ ?/ Tad trarjyiC!fddol>'''f “ Tad 
t ra (jyiryddoldeb / r t “ fjwir D ad trarjyîcyddol nefocdd a daear. :, § 
Nid oes un dirgelwch yn yr ymadroddion hyn, mwy na fyddai 
wrth aìw Adda, neu ryw ddyn arall â thenlu, yri dad ac yn' fab. 
Yn wir Adda y w tad cyrff cnawdol yr holl hil ddynol, ac yn wir 
V mae efe yn fab Duw trwy gieadigaeth : ae y mae Mathew yn 
galw Adda yn fab O ganlyniad, y raae Adàa, fel pob 

dyn arall á theulu, yn dad ac yn fab. O herwydd fod Adda 
yn dad yr hil ddynol, nid oedd hyny yn rhwystr iddo fod yr> 
blentyu i berson g\vahanol arall a elwir Duw; felly hefyd, cr 
herwydd fod ysbryd yr Iesu, eyn iddo drigo yn y cnawd, yn 
• Dad nefoedd a daear, trwy mai efe oedd eu Hawdwr a’u Cre- 
awdwr, nid oedd hynv yn rhwystr iddo feddu Tad ei hunan ag 
oedd yn berson gwahanol oddiwrtho ei hun, yn gymruaint felly â 
phob tad a mab arall. 

* “ Y neb am gwelodd i, a welodd y Tad.”— loan xiv, 9, 
x Lhfr Mormon, ail argraffiad Seisnig, tud. 178, I Esay ix, (>. 
ỳ Liyt'r Mormon, ail argraffiad Seismg, lud, 175. li Lue iii, ŵ? 


bbgorn tBro». 


Mae y prophwyd Abinadi yn egluro hyn yn ardderchog mewn 
rhagfynegiad ynghylch dyfodiad cyntaf Crist: dyned ef, “ Duw 
ei hun a ddaw i waered i blith plant dynion, ac a wareda ei 
bobi; ac ain y triga niewu cnawd, gelwir ef yn Fab Duw ■ ac 
wedi darostwng y cnawd i ewyllys. y Ta d, gan fod yn Dad ac 
yn Fab; yn Dad, o herwydd iddo gael ei genedlu trwy allu 
Duw; acyn Fab, o herwydd V cnawd ; felly y njae vn Dad ac 
yn Fab : a hwynt-hwy ydynt un Duw, ie, gwir Dad tr'agywyddol 
nefoedd a daear; ac felly mae y cnawd, trwy ddyfod yn ddar- 
cstyngedig i'r ysbryd, neu y Tad i’r Mab, gan fod vn ùn Duw, 
yn dyoddeí temtasdynau," &c.* Yr ydym yma yn cael y rb-s- 
ymau paham yr oedd efe yn cael ei alw vn Dad : “o herwydd 
ìddo gael ei genediu gan allu Duw.” Yn mhljth y teulu mawr 

0 ysbrydton, yr Iesu oedd “ y cyntaf-anedig o bob creadur.” 
Daeth ei ysbryd ef, trwy gael ei genedlu gan allu Duw, cyn 
gwneutlmr y bydoedd, yn Dad Fr nefoedd a'r ddaear bresennol, 
ac wedi hyny daeth i drigo mewn cnuwd, ac felly dyfod yn Fab. 
Darostyngodd efe y cnawd i ewyllys yr ysbryd ; neu mewn 
getriau ereill, darostyngodd ei gorif cnawdol ei bun, trwv yr hyn 
y daeth yn Fab, i ewyllys yr ysbryd a drigai ynddo, vr hwn a 
alwid yn Dad, nid Tad ei hunau, eitbr Tad nefoedd a dùear, trwy 
eu fod yn Awdwr, Creawdwr, ac vn Waredwr iddynt, Yr oedd 
Tad y greadtgaeth hon, trwy ddarosiyngiad ei dabernacl o gnawd 

. W ewyllys ei hun, ar yr un pryd yn darostwng ei gortf a'i ysbryd 

1 ewyliys ei Dad ef yr hwn a'i danfonodd. Fel hvu, v urae ùr 
lesu wedi dyfod yn Dad ac yn Fab, ac ar yr uu pryd y' mae bùd 
arall ar wahau oddiwrtho ef, yr hwn yw ei Dad e/, gan vr hwn y 
cafodd ei genedlu, a chyda yr hwn y bodolai cyn bod’ v drefn 
bresenuol ar y greadigaeth. 

Credwn ein bod yn awr wedi dweyd digon i brofi Ibd v Mab vn 
berson gwahanol oddiwrth y Tad. a'i fod yu Dduw a'c vn Dad 
. m. Oud etto, dymunwn ar bawh i ddeall mai uid "arno ef 
y gorchymynir i ni weddio, ond a. ei Dad ef, yn enw ei Fab 
Iesu Grist. 

Gan fod y pwnc hwn etto wedi chwyddo dan ein dwylaw, 
gobirtwn ein sylwadau ynghylch yr Ysbryd Glân hvd v rhifyn 
nesaf, pao y gobeithmn orphen ein sylwadau. 

Liyfr Mormoo, ail argraûiad Seisnig, tud. 115. 



ÜDGORN SÊIOS. 


m 


Y MORMONIAID. 

[Allan o Seren Gomep. am Orpbenaf, 1850.] 

Y sylwadaü canlynol, mewn perthynas i‘r Morraoniaid, a'r 11« 
y raaent yn aíos ynddo yn breseunol, a gymmerasom allan o 
Newyddiadur Americanaídd, a elwir y Cincincitti Atlas; a chan 

V dichon ei fod yn newydd í lawer o’n darllenyddion, fe allai y 
rhodda ryw radd o ddywenydd iddynt ; ond yn unig rhaid iddynt 
fod ar eu gwyliadwriaeth rhag fod Golygydd y cyfryw Newydd- 
iadur ryW faiut yn rhy ffafriol i’r twyllwyr hyny, gan nad yw yn 
dewis dynoethi y troseddau anfad a gyflawnasant yn mhob lle 
ŷ buont yn preswylio yn America, ac o herwydd pa rai y cawsant 
eu gyru o’r naill le i’r Ilall, fel creaduriaid annheilwng i gyfeill- 
achu â bodau rhesymol a moesol. Y Newyddiadur crybwylledig 
a ddyweda fel y canlyna 

“ Yr ydym yn dymuno galw sylw y darllenydd at sefyllfa new- 
ydd ac byuod y Mormoniaid. Mae saith mil o’r bobl byn wedi 
cael lle o orphwysdra yn y man mwyaf hynod ar gyfandir 
America. Oddiar yr atnsery bu plant Israel yn teithio trwy yr 
anialwcb, neu y darfu i ryfelwyr y Groes ruthro ar Palestina, 
nid oes dim mewn hanesyddiaetb wedi bod mor bynod â mudiad 
y Mormoniaid presennol. Miloedd o honynt a ddaethant o 
wledydd a dinasoedd Ewrop, i uno â miloedd ereill a ymgasglas- 
ant yu Nhaleithiau Caerefrog Newydd a Lloegr Newydd, i sef- 
vdlu Jerusalem Newydd yn y gorllewin pell. Adeiladasant deml, 
ac eglwysi, ac ysgolion yn nhalaeth Ohio ; ond ymlidiwyd hwy 
oddiyno, ac adeiladasant Nauyoo, yn nhalaeth Illinois. Daeth 
hon yn ddinas fawr; ac yr oedd ugain mil o Formoniaid wedî 
ymgynnull iddi. Ymosodwyd arnynt yno drachefn, lladdwyd eu 
prophwyd, eu dìnas a anrheithiwyd, a’u teml a losgwyd yn ulw. 
A ddarfu i’r holl ddygwyddiadau adfydus hyneu llwyr ddinystrio ? 
Naddo, mewn un modd. Mae saith mil o honynt wedi ymsefydlu 
yn awr ar wastadedd uchelaf cyfandir America Ogleddol, a dyw- 
edir eu bod mewn amgylchiadau cysurus a blodeuog. Miloedd 
yn ychwaneg ydynt yn dyfod i uno â hwynt o Iowa, a miloedd 
ereill o Gymru. Nid oes un amgylchiad mor hynod wedi cym- 
meryd lle yn yr oes hon. 

“ Y man ile y mae y Mormoniaid yn awr wedi yrasefydlu 
ynddo, sydd yn un o’r rhai nawyaf dyddorawl ar y cyfandir Amer- 



l'DGORN &EI05. 


107 


îcanaidd; ac nid ydym yn gwybod fod un arall yn gyffelyb iddo 
ar wyneb yr boll ddaear. Edryehwch ar ddarlunlen America, 
ychydig i’r dwyrain oddiwrth y Llyn Halen Fawr, ac yn gym- 
hwys i’r deau oddiwrth y Fynedfa dde-orllewinol, a chwi a gewch 
weied, yn nghongl ogledd-orllewinol California, y gwastadedd 
uchel ar ba un y tardda yr afonydd yn Ngogleddbarth America. 
Älae yn chwe mil o droedfeddi, ac fe allai lawer yn ychwaneg, 
yn uwch nag arwynebedd y mòr, sef y Werydd. Yn y gongl 
uuigol hon, mewn dyffryn cuddiedig yn mhlith mynyddoedd a 
îlynoedd, y mae y Mormoniaid wedi ymsefydlu; ao oddiyno y 
ffrydia aliau yr afonydd mawrion ag ydynt yn dwfrhau ac yn 
fiYwythioni cyfandir America, y rhai nid oes mo’u cyffelyb mewn 
un partîi o’r byd. Braidd nas gellwch daûu careg o ffynnonell 
yr Afon Felys i ffynnonell yr Afon Werdd. Y íiaenaf a ymar- 
llwysa i’r Afon Plattie, a hono i’r Missouri, a hono a reda i’r 
Mississippi Fawr, yr hon a ymarllwysa i Gulfor Mexico, wedi dwfr- 
hau y wlad dros filoedd o filltiroedd. Yr olaf, sef yr Afon Werdd, 
a reda i ỳ r Colorado, a’r Colorado a ymarllwysa i Gulfor California, 
lle yr ymgymmysga â dyfroedd y Môr Tawel. Y flaenaf sydd 
yn 2,500 o filltiroedd o hyd, a’r ail sydd yn fwy nâ 1,500; ac y 
mae y ddwy yn rhedeg i daleithiau trofanol. Ychydig iT gogiedd 

0 darddiad yr afonydd crybwylledig, y mae ffynnonell Afon y 
Sarff, yr hon a reda i’r Afon Columbia, yn agos i ledred 46 gradd, 
gwedi cwrs o 1,000 o filltiroedd ; ac ychydig i*r deau y mae ffyn- 
nonell y Rio Grande, yr hon, wedi dolenu trwy y wlad dros 
1,700 o filltiroedd, a ymarllwysa i’r Werydd yn Nghulfor Mexico. 
Felly, canfyddir fod y Mormoniaid wedi ymsefydlu mewn lle 
liynod iawn ; ac y mao yn debyg y deuant yma yn drefedigaeth 
gref a nerthol. 

“ Brawd i Olygydd y Newyddiadur a elwir y Niles Republican, 
yr hwn a ymfudodd yn ddiweddar i wlad y Mormoniaid, a rodda 

1 ni yr hanes canlynol am olygiadau penchwiban y Mormoniad 
mewn perthynas i adeiladu teralnewydd. Ymddengys fod y demi 
hon i fod yn adeilad ardderchog iawn, Maent wedi cau i mewn 
ddernyn o dir yn i7 milltir o hŷd, ac yn 12 milltir o led, â mur 
o bridd, yr hwn sydd yn wyth troedfedd o uchder, ac yn bedair 
troedfedd o drwch. Mae dinasoedd i fod y tu fewn i’r mur hwn î 
ac y mae twr y deml i fod yu 600 troedíedd o uchder, fel y gellir 
ei ganfod 80 milltir yn mhob ffordd.” 


m 


rOGOHN SEI05. 


[Mae ymddangosiad y dernyn blaenorol yn Seren Cromer yn perl 
ychydig o syndod i ni ; canys pa pryd y daeih allan mor an- 
mhleidiol o’r blaen ? Ond bydded pawb “ ar eu gwyliadwriaeth 
»hag fod golygydd y cyfryw Newyddiadur ryw faint yn rhy 
tfafriol i’r twyllwy^! ,, Meddianned pawb ddigon o ragfam a gel- 
yniaetb yn erbyn y Sainî, ac yna ni fydd niwed o’i ddarllen ! 
Creder mai twyll'yw pob peth, ac yna ni cyfeiliorna neb !' Deall- 
ed pawb mai nid “ troseddau anfad” Cristionogion America, oedd 
ymlid y Saint,. anrheitbio eu dinasoedd, lladd eu prophwyd a’u 
hrodyr, treisio eu raenywod, llosgi eu tai a’u teml ; eithr eu duw~ 
ioldeb hwy oedd byny a phob drwg arail a wnaent 1 — Gol.] 


LLYTHYR O FFRAINC. 

Boulonge-êur mer , Mehcfin 20, 1R50. 
Anwyl Frodyr W. Phillips a J. Dav.is, — Cychwynais o dref 
ar y I4eg, a chyrhaeddais Llundain ar y lôfed. 

Ar y 16eg, treuliais y dydd yn llawen gyda’m cyfeillion yn- 
Albert Square. Yr oedd yn bresennol y brawd J. Taylor, un o’r 
deuddeg. Afraid i mi ei ddesgrifio; gwyddoch yn dda fod ei enw 
yn fendigedig yn ngoiwg Duw, ac yn aawyl gyda’i boil Saint ef. 
Tystiodd lawer o weithiau mai pobl dda — gyda’r goreu a gan- 
fyddodd, ydyw y Saint yn Nghymru; ac nid byth yr anghofia 
eu caredigrwydd^al ymdrechiadau o blaid oenadiaeth y cyfandir. 
Mae yn y llythyr hwn yn dyrauno ei gofio yn g&redig atoch oll, 
gan ddymuno ar i’r Arglwydd eich bendithio, a chyflawni eich 
holl anghenion, yn ol cyfoeth ei ogoniant yn Nghrist Iesu. 

Yn yr un man y canfyddais, am y tro cyataf, y brodyr Pack a 
Bolton. Mae y diweddaf yn bur hyddysg yn y iaith Ffrengaeg; 
ac o ran pryd a gwedd, dull ac agwedd, mor debyg i‘r anwyl 
Irawd Capt. D. Jones, fel ua allaf lai na chanfod darlun hol'ol 
o’n hanwyl frawd, tra byddo y brawd C. E. Bolton yn bresennol. 
Yn eu plith hefyd yr oedd gweinidog y French Protestant Church 
yn Havre, yr hwn a gredodd yr efengyl gyntaf yu Ffrainc, wedi 
fy holi yn fanwl am un awr ar ddeg. 

Mewn neuadd hardd,yn llawn o frodyr cu, fe’m dyddanwyd 
trwy’r dydd mewn llawer dull a modd ; weithiau trwy glywed 
desgrifiadau rhyfedd am ogoniaut, llwyddiant, a chaderuid Seion, 
yn ystlysau y gogledd, yn Euphrata; brydiau ereill wrth wran. 



tDOOÄN sEíWN. 


î<19* 

daw ar bcf seiniadaú peroriaeth hyfryd oedd yn ('ael ei ch-arae 
gan y brawd Bolton. Bu' ymdrechfa go hardd rhwng y brawd’ 
Taylor, ac un o'r chwiorycd 'ieuainc ar y piano, ond rhaid c\ t 
addef i fysedd smart y lodes ienanc ennill y 'dvdd. Fe ddarfu i"r 
brodyr Bolton a Taylor, amryflriol o weithiatt, ein dyddanu á 
chaniadau Seion, nes gwneyd' r’n calonau lamu gan lawenydJ, a’r 
tristwch mwyaf oedd yn gorfod ymadael o'r gyfeillach hon. Aeth 
y boneddwr, gweinídog y Ffrench, gyda mi at ddrtts y hrawd 
Bray, hedl Gloucester, lle yr oeddwn yn càrtrefu, yna aeth yn ol 
Fw letty. 

Sul, yr' ISeg, am 1 1 o’r bflreu. cyfârfyddaiS' â’r brodyr Taylor 
Bdlton, Cutler, &c., ar esgynlawr y neuadd fawr ac hardd yn 
Theobald's Roadl Fregethais gyda’r brawd Bolton i gynnulleid- 
fa hardd, a lliaws o’r swyddogion. Am ddau, yn y prydnawn, 
wedi i mi ddechren y cwrdd trwy weddio, a chadarnltau gvda’r 
brawd Hyde, dwy lodes foneddig bardd yn aelodan o eglwys- 
Iesu Grist, S. D. D., trwy weinyddu yr ordinhad o osod dwylaw- 
er derbyn yr Ysbryd Glân; yna cododd y brawd Taylor ar ei 
draed, a Uefarodd ara yn agos i ddwy awr am rvw ddoethineb ag 
oedd yn eangu ein dealltwriaeth, ac yn cysuro ein calon. Yr 
oedd y boneddwr o Ffrainc ar yr esgynlawr, wrth ochr y brawd 
Taylor trwy’r dydd. Am saith, yn yr hwyr, pregethodd y brawd 
Taylor yn gampus ; yr oedd awdurdod yn ei leferydd ag oedd yn 
gwneyd yr anystyriol i gryno, a’r onest ei galon i lamn gan 
lawenydd. 

Dydd Llnn, yr 17eg, daeth y boneddwr French ataf yn foreu, 
ac aethom bum milltir i Albert Square, lìe am 1 i o’r gloch yr 
ordeiniwyd y hrodyr StayBer a Piercy yn genadon i Ffraiuc, a’r 
brawd Bowring yn genadwr i'r Iwerddon. Yr oedd ett gwragedd 
yn bresennol yn cael en bendithio yn enw Duw Ahraham, Isaac, 
Jacob, Joseph, ac Hyrum, am eu gwroldeb yn caniatâu yn fodd- 
longar i’w gwyr fyned yn ol cynghor Duw î lafurio yn ei wiullan 
roewn gwledydd estronol. Díau y bendithir Martha hefyd. 

Cychwynodd y brodyr Taylor, Bolton, &c., gyda mi am saith, 
boreu dydd Mawrth, tua Boulogne; cawsom fordaith hyfryd ; 
tiriasom yn y ddinas fawr hon am chwech yn yprydnawn; a 
gosododd y brawd Taylor ei draed ar dir Ffrainc am y tro cyntaf. 
Yr oedd natur yn gwenu tra yr oedd gweision Duw, yn enw eu 
Meistr, yn cymmeryd meddiant o’r wlad, yr hon sy’n cynnwya 



200 


UDGORN SEION. 


dros 34 miliwn o drigolion. Llwyddiant i’r geuadiaeth ddwyfol, 
a dyweded holl Israel Duw, Ameu. 

Yn y llytbyr nesaf, rhoddaf hanes cyflawn o’n hymdrechiadau, 
ein llafur, a’n llwyddiant. Yn y cyfamser, hentfych well i’m 
holl frodyr a chwiorydd, a chyd-ewyddwyr yn Ngbymru, y rhai 
sydd wedi cael fíafr gyda Duw, ac a fyddant yn fendigedig yn 
mhlith eu hrodyr a’u chwiorydd o deyrnasoedd ereill, oll wedi 
cylarfod, yn llon ac yn hardd eu gwedd, ar gedyrn fynyddoedd a 
ffrwythlawn froydd Ephraim. Gweddied yr holl Saint drosom. 

Yr eiddoch yn Nghrist, 

WlLLIAM HOWELL. 


SEION, A NODAU EI PHRESWYLWYR. 

Pan adeilader Seion, 

Gan Dduw trwy ffyddlon dystion, 

Pryd hyny gwel’d eu Brenin gânt, 

Y n ei ogoniant tirion. 

Mae’r daith yn faith i Seion, 

A gortlirymderau chwerwon ; 

Ond gwyn eu byd ddyoddefo wg 
Ac anwir gan ddrwg ddynion. 
Addawodd Duw, mae’n ddiau, 

I’w weision er’s maith oesau, 

Ddarparu man i’w blant gael hedd 
Yn y diweddaf ddyddiau. 

Dros foroedd a mynyddoedd 
Y’mfudo wnant yn filoedd, 

O’r De a'r Dwyrain, Gogledd draw, 
Gorllewin ddaw yn lluoedd. 

Mae’r Saint yn hoff gan Iesu, 

Am hyny myn eu cyrchu ; 

I Seion gu dan ganu’r ânt, 

Lle cânt eu gogoneddu. 

Agorir yno ffynnon 
1 olchi yn glaer-wynion, 

Hen bechaduriaid o bob rhyw, 

Fu gynt yn byw’n afradlon. 



rDGORN SEION. 


201 


Yr Arglwydd a addawodd, 

Yn Seion, i’r holl bobloedd, 

Wneyd gwledd o basgedigion bras, 

A’r gwin blasusaf redodd. 

Gwyn fyd rhai pur o galon 
O fewn i furiau Seion, 

A’r trugarogion yr un nedd, 

A’r tangnefeddwyr tirion. 

Ni thrig o fewn ei muriau, 

Yr un a dd’wed gelwyddau ; 
Diwreiddir hwy o’r santaidd dir, — 

Mae hyn yn wir diammau. 

Bydd yno apostolion, 

Bugeiliaid ac athrawon, 

Henuriaid a phrophwydi ’nghyd, 

Ac hefyd gweledyddion. 

Eu dyben yw pertfeithio 
Y Saint, a’u cadw’n efFro 
I wylio a gweddio’n glau, 

Rhag Satan eu niweidio. 

Un corff sydd gan yr Iesu, 

Un ysbryd i’w lywyddu ; 

Un Arglwydd hefyd, ac un ffydd, 

Un bedydd gyda hyny. 

Ar ffrwyuau’r meirch santeiddwrydd 
A fydd i enw’r Arglwydd, 

Pan fo gwy^bodaeth Duw a’i ddawn, 

Yn gytìawn drwy’r holl wledydd. 
Bydd fwy-fwy eu gorfoledd, 

Pan ddel adferiad rhyfedd, — 

Pan fyddo’r oen a'r blaidd yn nghyd, 
A'r llewpard yn cyd-orwedd. 

Bydd yno bêr foliannu, 

Gan seintiau anwyl Iesu, 

Cyd-byncio wnant ar llu uwch ben, 
Amen, amen, am hyny. 


Gwilym CoLLwrrf, 



UDGOHN SEION. 


202 


MYNEGIAD Y CYNN \DLEDDAU YN YK YNYSOEDD PRVDEINIG, 
AM Yît H4NNER HLWYDDYN YN DIWEDDU MLH. 1,1850. 

('iinnadledduu. ('ana. 4. D. ffrnJìjf.Ath. Ui.Tor.Mar.Yinj'.Bed.Oll . 


Chelieoham 

. 21) 

0 

0 

47 

34 

31 

20 

11 

4 

10 

159 

731 

MaucheMer 

. 30 

1 

l 

103 

192 

83 

39 

75 

21 

68 

256 

27o7 

•Bedfoid-hire 

. 21 

1 

2 

-52 

58 

25 

19 

13 

0 

1 

1*28 

810 

Liverpo'd 

. 14 

0 

1 

50 

65 

27 

22 

25 

J0 

67 

J53 

1018 

Warwicksl»ire ...... 

. 20 

1 

1 

48 

48 

25 

20 

31 

3 

24 

76 

7;>i 

Worcestershire 

. 11 

0 

0 

25 

24 

8 

9 

10 

4 

5 

16 

304 

Isle oi Man 

. 3 

0 

0 

s 

7 

5 

4 

0 

0 

0 

5 

9k5 

Glasgow 

. 26 

0 

1 

93 

68 

91 

39 

160 

9 

16 

160 

1846 

Norwich 

. 14 

0 

l 

36 

55 

25 

18 

20 

0 

0 

154 

585 

Newcastle-ou - T>ne 

- 18 

1 

0 

56 

41 

16 

12 

20 

5 

0 

79 

C-23 

Lincolnshire 

. 13 

1 

0 

19 

37 

23 

5 

9 

3 

16 

87 

429 

'Loitdoii 

. 42 

0 

0 

103 

119 

72 

47 

56 

15 

43 

595 2529 

iHerefordshire 

. 22 

0 

2 

60 

58 

46 

29 




286 

954 

$Staffordslnre 

. 16 

2 

0 

60 

55 

21 

17 

27 

0 

15 

50 

IM7 

Derhvshire 

. 14 

0 

2 

45 

25 

21 

11 

3 

3 

ü 

46 

445 

Leicestershne 

. 5 

U 

1) 

13 

17 

8 

6 

2 

0 

9 

37 

262 

Hull 

. 6 

0 

0 

18 

19 

8 

4 

16 

3 

1 

44 

.327 

Soinh Conference... 

. 17 

0 

0 

32 

60 

42 

.35 

39 

5 

23 

116 1099 

Sheflìeld 

. 29 

0 

1 

56 

105 

67 

41 

77 

16 

16 

310 1920 

Bradford 

. 15 

0 

0 

39 

59 

20 

14 

12 

C 

52 

109 

783 

Ediuburgh 

. ‘2*2 

1 

0 

47 

42 

60 

21 

95 

7 

23 

164 

1331 

Clitheroe 

. 10 

1 

0 

23 

•28 

19 

11 

10 

4 

14 

25 

317 

fiSouihamplon 

5 

0 

1) 

10 

8 

4 

2 





166 

Galloway Uiiìoíi . . . . 

2 

6 

0 

3 

2 

0 

0 

3 

1 


1 

‘21 

^iCymro llCyi.uadl. 

1 10 

3 

0 

423 242 

219 

128 

222 

17 

71 

731 

4342 

Biniiingham 

, 18 

0 

2 

85 

1Ó3 

56 

43 

95 

6 

44 

191 

1909 

^Preston 

8 

1 

0 

40 

28 

18 

2 





500 

••Cliaimel Islands .. 

5 

0 

0 

6 

11 

10 

4 

6 

2 

0 

48 

•253 


Cyfaiíswm !...^536 13 14 1000 1610 1059 632 1037 1 47 524 4048 27863 
* Y'chwanegwyd at y synnadledd bon, oddiar lonawr, gangenati Luiou, 
Eddleshro, Flainstead, Hfinel Hempstead, a Studham.— Gwel uooyn Cyn- 
nadledd Llumlain. t Oddiar lonawr, mae cangeuau Lutou, Eddlesbro, 
Flainstead. Hemel Hempstead, Sludham, Soutbampton. St. Heliers, Gorey, 
First Tower, a Haverdepau. wedi eu tynu o’r gyunadledd hon, yn ol peuder* 
fyuiad y Gyminaufa Gyifredinol Neillduol yu Liverpool ar y ômcd o ionawr. 
— Gwel Stau, Rbif. *i, Cyf. XII. J Ychwauegwyd at y gynuadledd hon, 
oddiar lonawr, ddeudde? o g.mgenan, gynt y« ffurfio rhan o’r eglwys Gytn- 
reig.— Gwel nodyn mynegiad Cymru- § Mae hoo yn cyuuwys diwedda/ 
Gyunadledd Macclestield. — Guel Haues y Gyminaiifa Gyffredinol Neillduol, 
\ii y Star, Rbif. ‘2, Cyf. XII. ||-Gynt o Gynnadledd Llundain — G\vH 
nodyn mynegiad Llundain. U Cyunnerwyd o’r eglwys Gymreig, oddiar 
louawr, ddeuddeg o gaiigeuau, yu cynnwys oddeutu 450 o aelodati. a chyf- 
lwynwyd hwynt i Gynnadledd sir Henffordd, yn unol â phenderfvniid y 
Gyuimanfa Gyffredinol Neillduol, yn lonawr 5. — Gwel yr Hanes, Star, RliiC. 
2. Cyf- XII. Tj* Dim haues o Preston er lonawr. •• Mae y gyn- 
nadltdd hon yn cynnwys caiigenan St. Heliers, Gorey, First Tower, a Haver- 
depau, wedi eu tynu o Llundain — Gwel noëyn mynegiad LlHndaiii, 

Enwau y LLYwrDDiON.— William Bootb.Cbeltenham; Wiliiam Gibàon, 
Manchester; John Spiers, Bedtordshire; Glaud Rodger, Liveipool; Alfred 
Cordon, Warwictshire ; John Lyou, Worcestershire ; .lolin Kelly, Isle of 
Man ; J. Ciements, Glasgow ; Tliomas Smitb, Norwicli ; Williaui Speahman, 
Newcastle-on Tyne ; Lorin Babbitt, Liucolushire ; Thos. Margetts, London ; 
C. H. Wheeloclî, Herefordshire ; J. D. Ross. Staffordsliire ; Lewis Kobbiu6, 
Derbyshire; etto, Leicestershire ; James M'Nauglitan, Hull; Geo. Halliday, 
Soutn Conference; J. W. Cuuimings, Shellield; Jantes Maisden, Bradfoid; 
C. üunn, Edinhurgh ; William Moas, Clitheroe ; T. B. H. Steuhou.se, S>»uUi- 
nmplon; Jolin Kelly, Galloway Uuion ; Wiu. Phillips, Cyniru ; J. H FIsmì- 
gau, Biroiiiighaui ; G. D. Wau, Preston; W. C Duubai, Cbauuel.lsiamífi. 


T'DGO'R'N SEIO*N. 


203 » 


COEL-GREFYDDAÜ. 

YTyml'na llawer veled coel-grefyddan y hyd yn tnyned i ddiddym- 
dra, heb ystyried pa beth yw coel-grefydd. Gall dyn gredu fod 
Puw, a bod ei air yn wirionedd ; gall gredu fod Iesu yn Fab 
Duw, a bod yu ddyledswydd aruom ninnau i nesâu mewn gweddi 
gerbron Duw yn enw ei Fab ie, gellir cyflawni y gorchwyl 
hwnw hefyd, ac etto heb fod genym ddim yn amgen ua cboel- 
grefydd. Nid oes achos bod mewn aminheuaeth gan bwy y mae 
coel grefydd, ond edrych pwy sydd yn crefydda ar grediniaeth yn 
»nig, hcb un nybodaeth ganddynt, yua gwelwn gan bwy, a pha 
le y mae coel grefydd ; oblegid, pa le bynag y mae cred, y mae 
yno goel; a pha le bynag y mae crefydd wedi ei sefydlu ar gred, 
yno y roae coeLgrefydd. Er y dywed llawer nad yw eu crefv«fd 
hwy wedi ei selydlu ar goel, ond ar y Testament Newydd, eti»ì 
onid credu y niaent fud y Testament Newydd yn wirionedd ? CA, 
Ye, gxVyr pawb hyny. V/eI, ynte, dyna grofydd wedi ei sefydlu 
ar gred neu goel; ac fslly, y ìnae ei cliotìeidw'yr, fel yr Atheniaid 
gynt, yn jgoel-grefvddwyr. Ac fe.lly y mae y rhai hyny sydd á’u 
holl grefydd ar gred yu unig:, yn annoeth iawn pan y bloeddiairt 
yn eu gweddiau, gan ddweyd, “ O, Arglwydd, pâr fod holl goel- 
grefyddau y byd yn myned i ddiddymdra,” os na fyddant wedi 
cael digon ar eu crefydd eu hunain. Ond meddyliaf fod llawer 
o’r cyfryw yu gweddio byny yu gydwybodol, a bod Duw i raddau 
yn gwrandaw eu gweddiau, trwy anfon ei weision awdurdodol i’r 
maes ag efengyl er tystiolae’.h— trwy fod deiliaid y grefydd goei 
yn ufyddhau iddynt wrth ŷ miloedd trwy y byd o’r bron, a thrwy 
fod y cyfryw yn derbyn tystiolaeth o fodoldeb Dnw, anghyfnew- 
idioldeb ei air, a’u cymmeradwyaeth eu hunain ger ei fron. 

Tre Sior, T. H. 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

'I. A ydyw yn ddoethineb i offeiriad neu henuriad, pan yn 
pregethu o llaen rhywun arall, i dreulio oymmaint ag awr neu 
awT a chwarter o amser ? — H. E. 

Na, ychydig o ddoethineb a ddangosir gan rai felly. Mae 
!pregeth o’r fcyd hyny, os na fydd ar amgylchiad neillduol, yn 
‘ŵí’mod o gyfarfod braidd ei hunan. Os oes yn rhaid i ddau 



204 


CDOORN SEION. 


bregethu bob cyfarfod, gwell i’r cyntaf barotoi pobl barod i’r ail^ 
ac yna gwnaetl yntau ei oreu i’w hargyhoeddi. Ond nid ydym 
ni mor seremonioì â thybied fod yn rhaid cael dwy, a dim ond 
dwy bregeth, yn mhob cyfarfod ; canys ar lauer aragylchiad mae 
un yn well. 

2. Pe byddwn i yn clywed rhvw athrawiaeth yn cael ei dysgu, 
ag a fyddai yn ymddangc.s i mi yn gau, a fyddai yu drosedd ynof 
i ddweyd with ryw rai ereill yn ei chylch ? — B. E. 

i\tebwn fel hyn : Pan fyddo brawd neu chwaer yn clywed 
rhywl)eth dyeithr yn cael ei ddysgu, a hwythau yn methu cyd- 
weled, mae yn ddyledswydd arnynt, nid yo drosedd, i ymholi h* 
awdurdndau uwch ynghylch y cyfryw ddysgeidiaeth, er ca**l 
allan y gwirionedd ; ond peidio un amser ag yraboli â neb arall, 
Thag iddynt gael eu harwain ar gyfeiliorn. Os yw y tfrwd yn 
ymddangos vn frwnt, gwell yw chwilio am yr achos, trwy fyned 
yn mlaen tuag nt y ffynnonell. Ni ddylai neb gymmeryd eu 
cylch-arwain, tra byddo apos'.olion a bugeiliaid yn yr eglwys. 

:3. Os yw bedydd yn wir nnghenrheidiol er myned i m^wn i’r 
bvwyd, paham y dywedodd Crist wrth y gwr ieuauc hwnw ag 
oedd wedi cadw yr holl orchymynion o‘i ieuenctyd, “ Os ewyllysi 
fod yn herffaith, dos, gwerth yr hyn sydd genyt, a dyro i’r 
tylodion ; a thi a geí drysor yn y nef: a thyred, canlyn 
fi * (gwel Math. xix, 16 — 22,) yn lle dweyd wrtho am gymmeryd 
ei fedyddio ? — T. J. 

Yr oedd y gwr ieuanc yn u berchen da lawer;’’ ac o acbos 
hyny yr oedd yn haws i gamel fyned trwy grai y nodwydd ddur, 
iiag i un felly fyned i mewn i deyrnas Dduw, â’i gyfoeth ar ei 
gefn. Yr oedd cadw y gorchymynion yn dda, ond yr oedd cadw 
y cyfocth yn ddrwg. Dywedai yr apostolion, “ Wele, cyni a 
adawsom bob peth , ac a’th yaìüynasom di : beth gau hyny a fydd 
i ni ?” Yr Tesu a’u hatebodd, “Yn wir, meddaf i chwi, y cewch 
chwi y rhai a’m canlynasoch i, yn yr adenedýaeth, pan eisteddo 
Mab y dyn ar orsedd ei ogoniant, 'eistedd chwitbau ar ddeuddeg 
gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth Tsrael.” Barnai Crist nad 
oedd eisieu sôn am fedydd wrth y cyfoethog, cyn sôn wrtho am 
yrawadu ag ef ei hun, cyfodi ei groes, a’i ganlyn Ef, Ymwadodd 
yr apostolion â phob peth, ac wedi hyny canbjnasant ef yn yx 
adenedigaeh, sef bedydd; a phe buasai y mab ieuauc yn 



ÜDOO*K SEIOM. 


«Mîìyn Crist, mne yn ddiau y cymmerasai ef ei fedyddio fel 
Crist a’r apostolion. Gwyddai Crist mai nid y bedydd, ond f 
cyfoeth, oedd y rhwystr iddo i gael “ trysor yn y nef;" ac ann 
hyny, ni soniodd atn ddini wrtlio ond y rhwystr. Pe btiasai Ha 
yn peidio myned i Éfordd yn drist, eithr gwerthu ei eiddo, cnw«ai 
wybod fod M caulyn fi*’ yn cynnwys bedydd mewn dwfr, ac amryw 
bethau ereill. 

4. Gau y dywedir mai gwir yw fod Joseph Smitlt yn dwyîlwr, 
Bc mai ei unig ddyben oedd tyuu arian oddiar bobl, chwennychwn 
wybotl pa laint o waddol a gafwyd ar ei ol ? — J/an. 

Ateb ; lle na fyddt» gwaddol i gael, nid oes dim mwstwr o’i 
pUegid. Pe buasui Joseph yn ddyn drwg cyfoethog, cawsai 
ddigon o chwarae teg ; ond gun nu fedJai un trysor yn amgen- 
ach nag oedd yn ei leslr prîdd, cufodd ei ddiwedd megys y dyniou 
du u thlawd o'i Úaen. 


SECTARI AETH MEWN ANGLADD. 

YstradyynlaiSf G orph. 13, 1R50. 

Anwyl Frawd Dayis,— Yr wyf yn ysgrifenu atoch, gan hysbysn 
i chwi yr hyn a ddygwyddodd yn Heol y Pelican, yn mhentref 
Ystradgynlais, ar ddydd lau, yr I leg o*r mis hwn. Yr oedd dyn 
ieuanc o’r enw Phillip Phillip, yr hwu sydd yn aelod gyda’r 
Saint, ac mewn atngylchiad galurus o herwydd marwolaelh ei 
/am, wedi dymuno arnaf i bregethu yn ei hangladd. Dywedai* 
wrtho fy mttd yn eithaf boddlawn i wneyd hyny, os cawswn 
lonydd gan y bobl, y rhai oedd yn hwgwth fy llabyddio os deuwn 
yn agos i'r lle. Cyhoeddasant yn yr wythnos fod Mr. P. Gri- 
ffiths, Alltwen, i bregethu yno hefyd. Boddlonodd P. Phillip i’w 
chwiorydd gael hyn, ar yr ammod o fod i mi gael pregethu gydag 
ef. Aethura i fyny gyda’r Henunad D. J. Jones i’r tÿ lle yr 
oedd y corff marw yn aros. Yr nedd o atngylch i’r tŷ o gant a 
banner i ddau caut o bobl, y rhai oeddynt Independiaid a Meth- 
odistiaid. Aethum i’r t>' yn barchus, gan dynu fy het; ond cyn 
i mi gael amser i eistedd i lawr, cyfod«»dd chwaer P. Phillip, a 
merch yr hon ag oedd wedi marw, i fyny, a gorchymynodd i mi 
fyned allan o’r ty*, gan ymaflyd ynof, a dweyd dan regu nad oedd 
1y eisieu i yno. Y pryd hyn cynhyrfodd y bobl oll, gan gyfodi 
teryg i (y ny, ac yr oeddynt yn barod i’m llabyddio a thywalit (j 



WI6 


tOGORN SElOît. 


tgwaed. Y prif bersonau yn yr erlidigaeth hon oedd pedwaf o 
aelodau yr índependiaid, ac un Methodistyn. Llu3gasant fi allan 
i>‘r \ỳ. Yna gofynais iddyut os oedd ganddynt barch i Ieeu Griet 
a'r efengyl ; ac atebasant, nad oeddynt yn ymofyn Iesu Grist, 
na’ra pregeth innau, cŵd Mr. Griftiths yn unig. Dywedais innau 
nad oeddwn yn yraofyn pregethu, os buasai Mr. Griffiths yn 
anfoddlawn. Dywedodd y parchedig, os buasai efe yn pregethn, 
na fuasai neb yn cael gwneyd hyny gydag ef. Pan ddaeth hyn 
allan o’i enau, gwaeddodd y bobl, “ Well done, Mr. Griffiths. v 
Daufonasant tua ffwrneisi Ynyscedwyn i gyrchu ymladdwr i’w 
bamddiffyn, ac i ddyfetha y Saint; ond ni ddaeth mewn pryd 
i’r terfysg. Cerddais yn foneddigaidd gydag araryw o’r henuriaid 
a r Saint, yn yr angladd, tua Sardis, canys dyna enw capel yr 
Independiaid yn y lle. Pregethodd y parchedig yno oddiar 
Luc x, 4*2; a dywedodd, yn nghwrs ei bregeth, î gannoedd o'r 
Iuddewon gredu wrtli weled Lazarus yn cael ei adgyfodi, ac nad 
•edd yn rhesymol i neb gredu, oddieithr eu bod yn yueled. y peth. 
Yn awr, dyna ychydig o hanes cristianogaeth yn Ystradgynlais, 
a gwnewch o hono y defnydd a ewyllysioch. 

Y r eiddoch yn ostyngedig, 

Evan Williams, S/iiwen. 

[Yr oedd y parchedig i*w ganmawl am heidio pregetl u gyda’r 
?ant; mae vn well i dywyllwch fod ar ben ei hun, na sefyll yn 
ochr y goleuni. Ac am y 'ceryg, nid oedd dim yn gweddu duw- 
iolion sectaraidd yn well, canys á cheryg v darfu i’w bro<ivr 
labvddio Stephan gynt. Mynai y parchedig i ffydd ddvfod trwr 
weled, yn lle trwy glywed ; ond cenedlaeth ddr«g sydd yn ceisio 
arwydd,a cenedlaeth dJa vn unig sydd yn ei chnel . “ Os ewyll- 

ysia neb wneuthnr ei ewvllys Ef,” ineddai lesu Grist, “ efe a gaiff 
wvhod am y ddysgeiffiaeth ; neu, naewu geiriau ereill, efe a 
gaiff arwydd o’r gwirioliedd. — G ol ] 


COFNODfON CYNN ADLEDDOL. 

CYNNADLEDD DDWYREINIOL MORGANWG. 
Ctnnaliwyd y gymmanfa nchod yn Neuadd y Cymreigvddion 
Merthyr, ar y 7fed o Orphenaf. Yr oedd yn bresennol y Llywydd 
W. Phillips, Dr. Levi Richards, Capt. C. H. Wheelock, yr Hend* 
Jé Davis, T. Pugh, W. Henshaw, T. Giles, E. Edwards, ac 
amrywiol ereill, Wedi agor y cyfarfod boreuol, cododd y Llyw* 


tJDOORN 5EÌON. 


207 

vdd î annog y Saint t fod yn ufydd i’r offeiriadaeth oruchel sydíî 
yn eu plith, a dysgodd y swyddogion i fod yn ddarosiyngedig i'w 
gilydd, yn ol eu cylchoedd. Dangosodd liefyd y ddyledswydd o 
ufyddbau i’r hyn a dd\ wedo gwr Duw, yn yr oes hc»n, yn pystal 
ag yn yi oesoedd gynt ; canys nid fel y sectariaid y mae efe yrt 
llefaru, eithr “ fel hyn y dywed yr Arglwydd.” Yna darllenwyd 
y cynnrychioliad fel y canlyn : — 23 o gangenau, 2 o arcliofieiriaid, 
J47 o henuriai<t, 58 o offeiriaid, 112 o athruwon, 57 o ddiaconiaid, 
158 wedi eu bedyddio, 46 wedi eu tori allan, 3 wedi marw ; y 
ttyfanswm, 2l8fì. Yna wedi cymmeradwyo dal i fyny holl awdur- 
dodau yr eglwys, galwyd ar V brawd Henshaw i anerch y Saint, 
yr hyn a wnaeth yn drefnus a byr. Canlynwyd ef g&n y brawd 
Wheelock, yr hwn sydd yn ymdebygoli yir fawr mewn llawer o 
bethau i Capl. Jones. Dy wedodd ei fod yn gwybod fod yr un 
Ysbryd yn gorphwys ar y Saiut oedd ger ei fron, ag oedd efe wedt 
deimlo ar fynyddoedd Israel, yr hwn Ysbryd sydd yn darostwng 
pob ysbryd gau. Yr oedd yr holl erlidigaethau yn myued o’i gof, 
pan fyddai nerthoedd y byd addawyn gorphwys arno; adywedai, 
wrth ddiweddu, fod gwyüebpryd siriol y Saint yn profi i bob dyn 
gonest eu bod yn greaduriaid newydd yn Nghrist. Yna y brawd 
Pugh, yn ei byawdledd arferol, a anercbodd y dorf yn fyr, ac a 
ddywedodd na ddaeth i’w feddwl ef erioed y buasai yn profi y lath 
hyfrydwch ar y ddaear ag a deimlodd yn y gymmanfa hon, — Yrt 
y prydnawn, wedi i’r llywydd antsrch v cautorion, galwodd ar Dr. 
Levi Richards, yr hwn a anerchoud y doif mewn modd hyawdl. 
Dywedodd mai y life presercer goreu ar y daith i Seion, yw ein 
bod yn cadw yr holl orchymynion y raae Duw yn ddadguddio 
trwy ei weision. Dywedodd hefyd nad oedd digon o oleuni yn y 
byd i ddangos y tywyllwch, cyu i’r angel ddyfod at Joseph Smith 
â*r efengyl dragywyddol, yr hon sydd yn dwyn bywyd ac anllyg- 
redigaeth i oleuni; er hyny, yr oedd ambell uu o synwyr cryf> 
«yu hyny, megys Lord Byron, ag a ddywedai mai chwareaydd- 
iaeth plant oedd holl grefyddau y byd. Yna wedi i’r brawd Pugh 
anerch y dorf yn Gymraeg am ycbydig, galwyd ar y brawd 
Wheelock, yr hwn a ddangosodd pa fodd y cafodd Jacob ei fen- 
dithio, a’r modd yr aeth i wlad bell, a’r addewidion gwell a 
gafodd ar y ffordd. Dywedodd os byddai dyn yn cadw gorchym- 
ynion Duw, y gallaì ymdrechu ag ef fel Jacob, er y gallai gy far- 
fuu â llawer o orthrymdei au wedi y cwbl. Anuogodd y Saint 1 



TJTìtGORW 4FI*X. 


^OS 

f «*d Yn haeìioDtiB, ac i gofio am addewitîion Dntr, yr hwn a roddti 
Tti ol ar ei ganfed. — Y'na dangosodd y Uywydd ddyledswydd j 
Suint i ymdrechn gwerthu Uyfrau Capt. Jones ac ereill. — Y’n yr 
hwvr, didolodd y Saeson i’r Gcorgetown, lle y pregethodd j 
hrodyr Henshaw, Wheelocli, a Richards yn elîeithiol, ynghylch 
amrywiol egwyddorion ; tra yn mhlith y Cymry arpithiodd y 
brndyr h'. Rdwards, T. Giles, T. Pugh, a’r Llywydd Phillips, vn 
,dra phwrpasol. — Prydnawn dran<»eth, ymgynnullodd oddeutu 
ioOO i yfed té yn Neuadd y Cymreigyddion, yr hon oedd wedi ei 
thrwsii* yn ognneddus â gwyrdd-ddail a hlodau ; a rhwng y canii 
hyfryd, a phob peth arall a gafwyd yno, tueddid dyn i gredo ei 
fod yn Seion. Cyn ymadael, areithiodd y brodyr Richards, Phil- 
lips, Wheelorh, t)avis, Pugh, a Henshaw, ar amrywiol destunan, 
s chafwyd dysgeidiaeth a llawettydd anarferol. Canodd y brawd 
Wheelock hefyd yn lled gampus, ynghyd â*r cautorion. — Wua. 
Pbillips, llywydd ; Henry Evans, ysgrifenydd. 

SIK FYNWY. 

Cynnaliwyd cymmanfa chwarterol y gynnadledd hon, yn 
y Town-hall, Tredegar, ar y 14eg o Orpbenaf. Cynnrychiolwyd 
14 o gangenan, yn cynuwys 63 o henuriaid, 32 o offeiriaid, 31 o 
athrawon, a 18 o ddiacuniaid ; 42 wedi eu bedyddio yn ystod y 
tri mis diweddaf ; bu farw, 3 ; torwyd allan, 19 ; cylanswm, 598. 
Rheoleiddiwyd cangen yn Sirhowy a Thwyn y Duke. Yr oedd y 
cyfarfodydd yn orlawn o Saint a gwTandawwyr,.ac yn fywiog gan 
Y'sbryd Duw. Ara ddaa, ymw«lodd y Llywydd Phillips a'i 
<îynghorydd Davis â ni, a chawsora addysgiadau grymus a 
nerthol ganddynt yn Saesneg a Chyraraeg ; ac am chwecb, cyr- 
baeddodd y Llywydd Henshaw, Casnewydd, yno ; a thrwy y 
cyfan, cawsom lawer o lawenydd trwy ddylanwadau Ysbryd I)uw. 
Dranoeth, cynnaliwyd gwyl dê yn M henycae, lle y traddodwyd 
arerthiau ar yr achlysur gan y brawd Phillips ac ereill.— Thomas 
<iileê, llywydd ; David Jones, ysgrifenydd. 

SIR DDINfiYCH. 

Cvnnaliwyd cymmaufa cynnadledd swydd Ddinbych, yn Aber- 
^eîe, ar y 9fed o Fehefin, yn mha un yr oedd y brodyr Thoma» 
Pugh, Eliezar Edwards, ac amryw henuriaid o wahanol leoedd, 
Yn bresennol. Penderfynwyd cynnal i fyny holl awdurdodau j r 
^aglwys dros y ddaear, yn neillduol yn Nghymru. Peuderfynwyd 


tfDGOM* fBTOH. 


309 


fod y brawd Jolin Parry i rr»i llywyddiaeth caneren Abergete i 
fyny, i'r dyben o fod yn fwy rhydd i drafaelu trwy y gvnnadledd, 
a bod Kdward Parry i lywyddu yn ei le. Penderfynwyd fod y 
brawd Williara Parry i fod yn gynghorwr yn y gynnadledd. 
Cafwyd cyfarfodydd hynod o ddifyrua ar hyd y dydd. — JoUn 
Parry, llywydd ; William Parry, ysgrifenydd. 

SIR 0 A ERFYRDÜIN. 

Cyminanfa y gynnadledd hon a gynnaliwyd yn Nghaerfyrddin , 
ar V 14eg o Orphenaf, pryd y cynnrychiolwyd 17 o gangenau. yn 
eynnwys 7G o benuriaid, 30 o offeiriaid, 24 o atbrawon, a 18 o 
ddiaconiaid; bedyddiwyd, 30; torwyd allan, 17; bu far», 2. 
cyfanswm, 64ô. Penderfynwyd fod cangen i gael ei sefydlu yn 
Llangadog, a bod y brawd John Evans i lywyddu arni, lle mae 
yn bresennol ddau henuriad, a 12 o Saint. Cafwyd llawer o 
ddysgeidiaeth gan y Llywydd H. Williains, a’r brodyr Dr. Levi 
Ilicbards, Thoras Pugh, E. Williams, Abertawy, &c. ÍVnderfvn- 
wyd hefyd fod y'brawd Benjamin Jones o hyn allan i fod yn ben- 
urind teithiol trwy y Sir bon. Cafwyd areithiau gwresog a dot th 
trwy’r holl gymraanfa, a dysgeidiaeth effeithiol er cadarnbad a 
chymhorth i J r holl swyddwyr, yn enwedig yn y cynghor boreu 
dydd íilun. Etto, prydcawn dydd Llun cafwyd Tea Party rhag- 
orol, â’r holl Saint yn llawen ac wrth eu bodd. Terfynwyd y 
gymmanfa trwy gael dwy bregeth gan y brawd Pugh yn Gyraraeg, 
a'r brawd Dr. L. Ricbards yn Saesneg i glywedigaeth llawer o 
wrandawwyr; a beudith y nefoedd fyddo yn canlyn yr byn a fu 
don eu sylw. — Howell Williaras, llywydd ; lsaac Jones, yëgrif- 
enydd. 

SIR FON . 

Cynnaîiwyd y gyraroanfa hon, yn Nghaernarfon, ar y 14eg o 
Orphenaf, pan y cynnrychiolwyd pedair o gangenau, yn cynnwya 
10 henuriad, 8 offeiriad, 2 athraw, a dau ddiacon ; bedyddiwyd, 
15; cyfanswra, F3. Cawsora gymmanfa dda rhagorol, ac ond 
barnu ar sirioldeb y gynnulleidla, gallem gasglu eu bod oll yn 
cael eu boddloni. Yr oedd y brawd Wm. Evans, o sir Feir- 
ionydd, ynghyd â brodyr ereill, wedì ymwtled a’n cymmaní'a.— 
Hyderwm y bydd i Dduw goroni ein îlafur yn yr amser dyfodol â 
Ilwyddiaut raawr, er gogoniant i’w enw santaidd, a llesâd dyaiou, 
— Thomas Moigau* U.ywydd ; Wm. Isaac, ysgrifenydd. 



210 


ÜDOORN *FlON. 


A M U Y W I A E T H A U. 

(iOrprenaf. — H wn yw y n»i8 twymnaf o’r flwyddyn: mw 
cyfnriaîHil.l cyffretlin y tymheredd yn 61 o raddau. Cìyda m 
gellir ystyried y mis hwn y mwyaf ei hwys, n«in mae ei dyrnher- 
edd i radilau helaeth sydd yn rheoleiddio addfediad y enydiau t 
hyny yw, penderfyna pa un a fyddant yn prynnar neu ddiweddar; 
ac yu ein hinsawdd ni hyn yn f« yaf neillduol sydd yn barnu eu 
gwerth. Mae Ftìura yn ei ogoni <nt y mi« hwn. Yr ymdangos- 
ìad tnwyaf o tìodau yn yr holl tìwyddyn a gymmer le yn N«orph- 
enaf yn yr hinsawdd hwn. Ar vr un pryd y inae ein mân- 
ffrwrythau yn eu cytìawnder, — ceiros a syfi yn y dnchreu, ac yn 
cael eu dilyn gan pwrenau, raair eirin, ac afan, yn en holl 
ararywiaethati. Yn nechreu y mis y mae harlys a cheirch yn 
daugos eu tywyseni ; ac toewn tymmorau da y niae peth harlys 
yn ca l ei dori weithiau cyn diwedd Gorphenaf; ond lled an- 
fytiyth y mae un llafur arall yn barod i’r crytnan cyn Awst. 
11 ae rhan fawr <» ffrwyth y aer<hli yn dyfod i berffeithrwydd, 
megys bresych cynnar, erfin, pys, tì'.t, golaith, 5cc. Cloron cyntiar 
hefvd a wnant eu bymddangosiad, ond nid ydyurt yn addfed cyn 
y mis nesaf. 

Trot y Gern arall. — Gwydilom ara un a wnaeth liyn.. 
Wedi rael er«yd ar un gern, trodd y gern arall ; ac wedi i 
hono ddyoddef hefyd, yna mcddyliodd ei fod yn rhydd i daro yn 
ol, yr hyn a wnaeth trwy droedio ei elyn yn ei fola ! 

Bwa’r Cyfammod — Dywedai Joseph Smith pan yn fvw, nad 
oedd achns i neh otni newyn cyffredinol tra y gwelsent yr enfys 
yn y cymylau, Yr oedd hyny yn arwydd sicr o amser hau a 
medi ; ond, a ychwanegai efe, pan fyddo y bwa yn ditìanu, neu 
pan na fyddo i’w weìed, edrychwch am newyn a chaledi. Pwy a 
welodd y bwa yn 1850? Ni welsom ni ; etto chwennychem ei 
weled. Ond na laesed un ffermwr ei ddwylaw wrth hau, er fod 
cymylau, rhew, oerni, a sychder yn taflu eu caddug dros eich dys- 
gwyliadau presennol. (ìwuewch eich dyledswydd, ac yraddir- 
iedwch mewn Rhagluniaeth ddoeth a thrugarog i fendithio eich 
llafur. — Frontier Gttardian, Mai 15. — [Yr ydyin ni wedi gweled 
V hwa eleni etto, nad pwy sydd heb ei weled, a diolch am hyny.] 

Gwybodaeth yn fuan a droa yn ffoîwieb, pan beidia synwyr 
da a bod Yn warcheidwad iddo. 

Seguryd. — Seguryd yw croth neu ffynnonell pob drygioni; 
canys y mae yn difa ac yn gwastraffu y golud a'r rhinweddau. 
■svdd genym eisoes, ac yn ein hanalluogi i gael y rhai ag ydyra. 
yu. amddifad o honynt. 


JOHW 0 A V I S , ABGBA.KFYDD, H K RT H Y R-T Y V F 1 L. 



Rmr. 

“ lilltiH ALUD U HONI III, 

(tà» BIBILON) »» MHOBL I." 

I D G 0 \\ \ s c I 0 \, 

R«V 

ŵrrrn u ŵTtní. 


Crr. II.] AW8T, 

Ittìo. [ I’ris 

2 íÿ. 

CTNNW TSIAO. 

í 

Tlt). 


Tt’ ü. 

K|>l>u>l CilTicdliiul 

O'r D)flr>n 

. 230 

(*> >r lí«)ddiaelb Ef 

Cofuodiou C)Miiadleddol— 


l«y> lou lillM u SalfH 

Sir Abertcitl 

. 237 

> DyddUa Diweddaf. al 

Cyuuadl. Orllewiuul Mor- 

> SaihI i£wa»faredie ar 



. 237 




P.JMftul > L>)M)dd O. Pialt. 

Aimywíattbaii— 


«t > haiut lrw> llrydaiti 

A»»l 

. 238 

(•»«> -j'« 

Gwr Cloflf > Deml 

. 238 

GW)I Dì* >D Llir||ioul .... 2J2 

D)>ed ac AiiLl aiiad..... 

. 238 

Gof>nladiiU *c Alebiou — 

Gofal 

. 238 

K”luihnd ar Act. ÜÌ, 18 .. 232 

Tystiolaeili saiad») 

. 238 

lioeiuyddiad bcd)dd .... 233 

Sail i daenellu 

. 238 

Ll>tb>r o Ffmluc 233 

Bywyd Saui 

. 238 

Rbcilffordd uwy y Ll )0 Halen 235 

At > Gohebwyr, &c.. ...... 

• “ 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGHAFFWYP AC AR WERTH GAN J. DAY'IS. GEORGETOWN; 

AR WERTH HEFTD 

Gan y Saint yn eylfrediuol, a llawer o Lyfrwerlhwyr, 
trwy > Deau a’i Gogledd. 



I«0. 


AT E!N Cf*ni?BTV!t. Kc 

V Drt^üFA Ymfcd »L — Cofiel llfwrlllin ■ lhrv»''n*rr <^n 
im l|»«l«Uii v («*r ntnfft'iiau vu \ uvnn« •llr.M hnn v > -nf «n t 
l'v«nrf«*viM n llaw, yni l*r l.lv«v<|l |*hl!ltp« «rihnnt 
o llwno yr «mwrr a nnd« Omn l*r«ft yn rl Kpi«tol. fel y 
pnlllr «*u «iNnfnn yn hrydUwn I L«vcrpnnl. !)«ofon<*r 
cnwwti yrr hnîl q\ frmnwyr «rr un pryd, |r«n nmli y ir»nirí*n 
■ r irvnn« ll*»«M y |mrthynnnt v ■ hynv m«*wn ywgrifen **jjlur 
« ihrcfnot. Hvil(Jed y uloedd n«*w«f i fod ym« crbrn y 
2<l.tin o Fedi. 

‘fniMtwn Mâwcnr *Tf ■. — Cynnclir Cvmm«nf« GyffrHinol 
KkI«vvw I«*»ii Gri«l o Smnt y Dvdli«u |)i«nild«f v yn M«n 
clwtlrr, «r ddydd Sadwm ■ dydd S«il v y 5mcd «'r fifed o 
Hydref, i ddcchrcu «m ddog vn y borrn. |) rifprylir y 
bydd i’r Apoftt'dion wvd«l «r y Cyf«ndir ftxl yn brrwcnnnl. 

*Ch 5” Mtfdaa n«»u dri nlythyron K«n tr Apottol J «hn T«ylor wrdi 
c«el ymdd ingow yo y p«pyr S»*i*nig « Ffrengift* • H»ir 
u lolcrpreter ' yn !»oul«>ini«* v • hyny yn y dd«ry i«ith. Yr 
oedd hyoy jn d lechrvu«d d«. (■•««•h 1 «U«n yr »*K«y«M<»r- 

ion cyntaf a wneUi efe yn y llfthyron hyn; « di«u y 
bj«ld«itt o le« mawr. 

«3* Vr yd ym n>'»ydd ddrrliyn y “ Frnnlirr (iu.rdi.n* «m fìor. 
plienaf y -lOfrd, ond nid yw yn rynnwyi dim neilldool i'r 
Cymry ei glywod. ny»*iy.a fod y Uythyr.glodUd o'r 
Pyffryn tredi eu cyrhaedd, a dyweda yr ymddengy» y 
gnhebiaethao yn y ne«af D. «gwylia»nm weled hane» y 
Oymmanra yn y Dyffryn, ond yn ofer; eilhr fe’n crr. 
haedda cyn yr L'doobs nesaf, ytighyd á llytluron efallai 
...Idi wrtli Capt. D. Jonea. 

TAUAittr.— Yr oedd yn ofiduw penym, tra yn f.irerpnol y rmt 
hwrn, nad all* m wn«*yd ein cyfrif á'r sayddfa yno, o her- 
wydd diffyg ymdrech yn rhai o'n dofparthwyr. Oiyr 
pa«rh mai ett hymrwrmiad, yn pyslal ft'tt dyledwwa d.l, yw 
ein clirio hob ihwarter. Mae dic<>n o br«»fi«»n i'w cael mai 
nid vn y Saint, ond yn eu blaenoriaid, y mae'r d ; ffvg b*n. 
^ f«lh wahaniaeth sydd wHthiau mcwn newidiad llywydd 
reu ddowpnrihwr; t«l nn y cwhl, a th«l y lUll ddim. 
•£ifini«'n weled ein holl ddyledion i ntewn yn ddioed, fw! 
y t*ell«»m roddi eiucyfrif yn llatron. 

Ymh da y cwmíti Cymreig eynuf oJdentu y laf o fîydref. 



UDGORN SEION, 

NFr 

%£rcn p ^aint. 


Rhif. 2<>.] AWST, 1850 [Cyf. II. 


TRYOYDD EPI>TOí. CYFFR4Î DI NOL PRIF LYWYDD- 
I AETH EGI/WYS IESÜ GRIST O SAINT Y DYDDIAU 
DIWRDDAF, O DDYFFRYN Y I.LYN H \LEN FAWR, 
AT Y SAINT GW.ASG AREDIG AR HYD Y DDAEAU, 
— YN ANERCH : — 

Anwtlaidd Frodyb, — P dD y myfyrioni am eich sefyllfaoedd 
amrywiog, mewn cyssylltiad â’r gwaith mawr aj; yr ydych wedi 
ymroddi eich hunain iddo, y mae vn un o fTynnonellau mwyaf 
ein hyfrydwch i’r araser ddyfod pan y gallwn drosglwyddo i 
chwi trwy lythyr, yr hyn a fynegai ein tafod, pe buasech gyda 
ni ; ac os bydd i chwithau trwy fod yn llawn o’r un ysbryd, 
gael mwynhau cyramaint trwy ddarllen ag a wnawn ni wrth 
ysgrifenu, ystyriwn na fydd ein llafur wedi bod yn ofer; o 
herwydd trwy hyny meddiannera y sicrwydd o fod carìad brawdol, 
a theimlad -caruaidd, y rhai sydd yn anghenrheidiol er heddwch 
a llwyddiant yr eglwys, yu sicr a disigl, ac ar eu cynnydd yn 
mhlith v rhaî hyny sydd yn p>'oífesu caru Iesu Grist. 

Yr ydym yma yn y mynyddoedd, wedi ein svmud yn mhelì 
oddiwrth chwyldroadau ja newyddioji dyddiol y cenédìoed*d, ac 
nid ydym aedi clywed dim oddiwrthynt ; nac oddiwrt'i cìjû 
brodyr sydd yn trigianu y:i mhel , oddiar fis Ale.îi : on'd. e fin 
bid -wedi ein gwahanu oddiwrth ein perthynasau yn hiliogtteib 
Adda, ac yn ymddibynu yrhan fnyaf o’ji hams r, ar ein fijrn. 

i: .nellau ejji hunain am a ldysg a mwvalia l, meddwn y dv t dd.an- 
20 



212 


UDGORN SEIOTÍ. 


wch hyfryd ein bod wedi ymsefydlu yn t»gus “ i benau y brynîatí 
tragywyddol,” a’n bod yn uwcn ar y inynyddoedd nag un bobl 
arall ; o ganlyniad yr ydyir. yn agosach i’r nefoedd, y gororaa 
hyny o oleunî a gogoniant lle y derbymwn ni wybodaeth, a lie 
mae pob bendithìon yn dylifo. 

Y inae llwyddiant Israel gwasgaredig yn agos at ein oalonau : 
dyua ydyw ein tëstun nos a dydd ; mewn myfyrdod, mewu 
cynglior, mewn gweddi, mewn gweithrediad ; nid ydym gartref 
mewn un man, ond pan fyddom wrth y gwaith o adeiladu teyfnas 
Dduw ; ae y mae yn uu o ffynnonau ein gorfoledd i gael bod 
yn weision i'r Saint, ac yr ydym yn barhaus yn chwilio y cyf- 
leusdra cyntaf i hysbysu sefyllfa ein brodyr ýn y dyö'ryn, ac i 
wasgarn y goleuni. (»'r hwn y mae ein Tad nefol wedi gweled yn 
dda i ni gael bod yn dderbynwyr, fel y byddo i ni oll gael ein 
liadeiladti a*n meilhrin i fyny ynghyd yu ngwybodaeth Duw, a 
chael eiu parotoi i ogoniant uefol. 

Cyrhaeddodd rhai ymfudwyro Michigan y lle hwn ar y lôfed 
o Dachwedd, yn nghwmpeini Mr. Vasques, gan ddwyn llythyron 
oddiwrth yr henuriaid ag oedd y pryd hwnw yn rayned i'r 
dwyrain, y rliai oeddynt yn Little Sandy, Hydref 30, oll yn 
iach : ac ar yr Viain o’r un rais yr oedd eira wedi gorchuddio ▼ 
Dyffryn o droedfedd a hanner i ddwy o drwch ; ac ar y 2tain, yr 
oedd oddeutu tair troedfedd a hauner o drwch yn Mill Creek 
Kanyon ; ac ar yr un dydd, gadawodd yr Henuriad Pariey P. 
Pratt, gyda chwmpeini ynghylch hanner cant o wyr, sefydli id 
niwyaf deheuol y Dyffryn liwtj, lle yr oeddynt wedi ymgynnull y 
dvd-l blaeuorol, i’r dyben o chwilio y wlad ddeheuol, i gaei alhtn 
öi daearyddiaeth, hanes, iiinsaw’dd, a’i lleoedd at ytnsefydlu. 

Cyrhaeddodd pedwar ar bymtheg o ymfudwyr ar y laf o Rag 
fyr, mewn cytìwr cryn atuddifad, wedi gadael eu wageni dros 
ddeugain railltir ar ol, a’u hyçhain oddeutu ugain ; a hwy eu 
hunain heb luniaeth. Dywedent eu bod wedi gadael y Taleith- 
iau ar y 24aiu o Fedi, ac wedi passio cwmpeini yr Henuriad 
Taylor wrth Jndependence Rock, ar y Cfed o Dachwedd; ond yr 
oeddynt yn cael eu herlyn mor galed gan yr eira, fel na ddaeth- 
ant ag un newyddiadur i ni, er y dywedent fod amryw ganddynt 
yn eu wageni. 

Danfonwyd cenad gan Captain Stansbury, perthynol i Beir 
ianwyr Tupograpbaidd yr Unol Daleithiau, sefydledig yn y 11» 



UDGORN SEION- 


215 


hwn, i Fort Hall, rywbryd yn Rhafrfyr; ond mor ddwfn oedd yr 
eira, fel y gorfu ddychwelyd, heb gyflawni ei atncan ; ac yr oedd 
busnes yn gyâfredin yn y Dyffryn wedi sefyll, er i ychydig o 
ddyddiau nawseiddiach lua’r diwedd, "anîatâu i godi cwplau y 
'Cynghor-dŷ, y rhai oeddynt wedi eu parotoi yn y Bowery, yr hwn 
oedd yn siop waith fawr yn ystod y tywydd oer, 

Ar y ômed o lonawr, danfonodd Captain Stansbury ail genad 
i Fort Hall, yr hwn a gyflawnodd ei amcan, ac a ddychwelodd 
ar ol taith flinderus, ynghyd â thal-feistr a rhai swyddogion 
ereill o fyddin yr U. ‘D, o Fort Hall, y rhai a hysbysent nad 
oedd ond ychydig eira yn nghyramydogaeth y Fort, ond fod 
cyflawnder mawr ar y ífordd; a bod rhan fawr o anifeiliaid y 
Llywodraeth, yn Cache Valley, wedi trengu oblegid gerwinder y 
tywydd a’r eira, yr hwn a ddisgynai yn y dyffryn hwu o ddeg 
niodfedd i ddw} T droedfedd o drwch, ar y 18fed a’r 19eg, ac 
yn rhai o’r Kanyons cyfagos, o chwech i wvth troedfedd o 
drwch. Ar foreu y 24ain o’r un mis, ysgufcodd gwynt dych- 
rynllyd dros ein Dyffryn ni o’r deau, a pharhaodd oddeutu pedair 
awr ar hugain, gan yru yr holl anifeiliaid o*i fiaen; ac yr oedd 
yr eira mor drwchus ac ysgafn, fel ag yr oedd yn ddarostyngedig 
à r w ddylanwad, gau dreiddio y dillad mwyaf trwchus, achosi i 
ddynion lochesu yn y tai, &c anifeiliaid i ymgasglu mewn ceudod- 
au, a than glogwyni, ile, mewn rhai amgylchiadau, y claddwyd, 
y mogwyd, ac y rhewyd hwynt vn bentyrau. 

Trwy fod yr eira wedi dechreu ychydig yn gynnarach nag 
arferol, cafodd y brodyr agos yn amddifad o gned ; ac ynghylch 
yr amser a riodwyd ddiweddaf, cyhoeddwyd yn y ddinas fod 
pymtheg o sleighs wedi eu claddu yn yr eira, yn Dry Kanyon; 
<md yn y prydnawn daeth y.dyniona’u gweddeuau i’r ddinas yn 
ddiogel oll, Y ffeithiau oeddynt, ddarfod i’r brodyr basio y Kan- 
yon yn y boreu, ac wrth Iwytho eu certi llusg ar ochr y mynydd, 
daeth cwympiad neu lithrfa o eira ar draws eu llwybr, ae a 
lanwodd y Kanyon, oddeutu hanner cant neu drugain îroedfedd 
o ddyfnder, a rhwystrodd eu mynediad ; ond trwy adael y cood, 
a gwneyd mynedfa dros ochr y mynydd, cafodd y gyrwyr a u 
gweddeuau oll eu hachub. Crjbwj'llwn am hyn raegys un o’r 
pleserau, anghyfleusderau, neu y dygwyddiadau ag y mae V 
Saint yn y mynyddau yn agored i*w profi, pan na fyddont wedi 
parotoi eu coed gauaf yu yr haf; ac y mae’r eira wedi bod o 


rnOORN SEÍOS'J 


314 

chwech i ugain troedft’dd o ddyfnder jn ein Kanvons rarl fâw# 
r>’r gauaf&tdd wedi myned heibio. 

Ar y 30ain u Ionawr, eyrliaeddodd pedwar dyn yma o Foit 
Bridger, weli gadael eu nwyidau a'r gwedcill o'u hanife.li«id 
teiihiol yn Weber Kanyon, canys yr oedd cyfran o’u cyffylMii 
weii trengu ar y ffordd cyn cyrbaedd y Kanyon. l)vma yr utl 
gynnyg a wnat'th yr un cwmpeini i l’yned o’r Fori i’r Dyffry n, 
ac yr oedd eu nwyddau yn aros yn y Kauyon ar y 3Uain a 
F awrth. 

Yn y*tod y tymmor sydd wedi myned heibio» mae y tywydd 
gauaful wedi hod yn hirach o bedair i bum wythnos, na'r tymmor 
blaenorol, a mwy o eira, ond ddira mor enbyd o oer ; ac y inao 
yr olwg sydd um ŷd yn dda. Credir yn gyffredin fod cynimaint 

0 wenith da a golygus ar y Uawr yn awr, ng a dyfodd yraa y 
Hwyddyn ddiweddaf . ac raae cydawndef inawr o wenilh Cali- 
fornia a Tous yn bar<»d at hau. Y mae hefyd gytlawnder mawr o 
farlys California, defnydd gwerthfawr, a llawer o hadau dewisol 
erei 11, y rhai a wnant les mawr i amaethyddiaeth yn y tymmor 
presennol : ac ni fydd un ymdrech yn eisicu o du y brodyr yma, 

1 godi yniborth i’r rhai hyny a ddaw i’r cyuauaf, 

Yr oedd yr eira yn y Dyffiyn braidd wedi hollol dd:flanu yn 
niwedd Chwefror ; ond darfu i’r myntch gawodydd oddiar hyny, 
yngbyd â rhew nosol trwy íìs Mawrth, rwystro aredig nemawr 
cyn v cyntaf o Ebrill, pan oedd V ddaear yn foel. Dechreuodd 
gwlawogydd y gwanwyn ddisgyn, a dechreuodd y ffermwyr wneyd 
defnydd o dd\chweliad dymunol amser hau, gan ymddiried me«a 
eyuauaí toreithiog ; a dymunem etto annog y brodyr, y rha» 
sydd yn feddiannol ar hadau dewisol ac anaml, i’w dwyn hwynt 
gauddynt, obiegid er fod llawer o amrywiaeth o hadau yn j 
D>ffryn, y mae llawer o amrywiaethau da ar y ddaear, ag yr 
ydym ni heb eu cael ; a phe buasai genym gytlawnder o’r Silrsia 
gwyn, ueu hadau goreu sugar bcct , yn yr amser hwn, ni fyddai 
anghenrheidrwydd arnom i brynu siwgr a tbriagl ar ol y tyinmor 
presennol, oblegid y mae llysieuau y Dyffryn yn cynnwys mwy 
o fater siwgwraidd, nag mewn un lle arall a adwaenom. 

Fel y rhag grybwyllasom yn ein lîytliyr di*eddaf, V mae 
oddeutu triugain o deuluoedd, o dan lywyddia*th y Patriarch 
Isaac Morley, wedi gadael v lle hwn yn Hydref, ac wedi dechir-u 
sefydliad yn Nytìryn Sanpete (Sand-pitch), cant a phedwar-ar* 



l'DGORN SEIO'N. 


' 2 \ 5 ' 

ddeg ar hugain o filltiioedd i’r deau. Y moent wedi dyoddef 
llawer o unhawbderau o herwydd yr eira maur, a r rheu gerwin, 
o eLieu tai, ae angheiiiun ereill sydd yn gyífredin nseun hen 
sefydliadan, ac wedi colli llauer o*u huuifeiiiaid ; ond y tr.m nt 
uedi gosod sylfaen i waitb maur a gogoneddns, a‘r rhai hyr»v a 
barhant hyd y diuedd i ddilyn cynghorion y nef, u gânt eu 
huuuin yn fil muy cyloethog nâ r rhai sydd yn guneyd eu haur 
yn gynghorwr, ac yn ei addoli fel eu Dow. Mae eu hamfeiliaid^ 
sydd yn fyw yn awr, wedi eu oynnal tTwy eu bod yn rh. fiaw \r 
eira oddiar v porfa, a’u diwallu â’u darpariadau o 5 r d at lmu ; 
ac yr ydyrn wedi dmifon atynt weddeuau llwythog, i ddiuallu eu 
hanghenrbeidiuu dros amser hau. 

Maeut wedi cael eu hamgyîcby nu gan Iwyth o Indiaid ag sydd 
yn ymddangos yn gyfeillgar, y rhai sydd wedi dyoddef llawer 
oddiwrth y frech goch er pan y maent yn eu plith, ac y mae 
llauer wedi marw, fel hofyd y mae'r rhan fwyaf, neu’r oll o’r 
Uwythau yn y mynyddoedd ; ac y mae y rhai sydd yn fyw yn 
annog y brodyr i artis y n eu plith, a’u dysgu hwynt pa fodd b 
godi Uafur u guneyd hura ; o heruydd, wedi iduyut brofi ych\üig 
yn eu hatìechyd, y inaent am gael eu diwallu i digonedil. Mae 
digou o goed tâu yn rhwydd i’w cael ; rhai o’r pinwydd goreu, 
gio diglistaidd, haleu, a p/aslcr of Pari&, yn y sefydliud hu », mu 
yu y gymmydogaeth gyfagos. 

Alae Indiaid y Llyn Utah wedi boi yn d)a aílony’dd ara amser 
hir; ac hyd y nod cyn i*r pioneers gyrhaedd i’r Dytìryn, dywt-d - 
wyd wrthym gan y mynydduyr a gyfarfuasom, mai Indiaid 
drwg oeddynt, ac nad allein fy w yn agos atynt rneun hedduch. a 
bod tylwythau ereill o’r geuedl Utahaidd ddim yn eu h« ffi.’ 1 
1 rwy adnaby’ddiaeth cawsom ullan fod yr holl ddywediadau hvn 
yn wir; ac yn nerllduol oddiar ein gohebiaeth ddiweddaf, niHent 
weui bod yn dra gely niaethus, wedi lladd ugeiniau o’n banifeiL 
iaid, lladrati ein cefíHlau, cynlìwyn a saethu at ein brodyr vu 
Utah, hy d nes i huudn-amddifíyuiud alw am vmosodiad uiiion- 
gyrchol yn eu herbyn. 

Cafodd eu gweithredoedd eu haralygu i Capt. Stanslmry, hefyd: 
i r taLíeistr a’r eyfryw swydtlogion perthynol i fyduin yr U. I) 
sefydledig yn Fort II. »11, ag oedd yma ai* y pryd, ao yr ocddynt 
huy yn unfrydol yn eu penderfyniad f'od yn anghenrheidiol 
ceryduu yr InUiaid hyny, a’i ibd yu waitb perthynol i fimeioeUcb 



2\n 


ÜDOORN SEIO $. 


yr U. D. yn Fort Ilall i’w wneuthur, ond yr oedd yr i ira mor 
dd\vfn y fel nas gallai y railwyr ddyfod yno ; o ganlyniad, daeth 
yn anghenrheidiol i*r dinasyddion fyned yn eu herbyn, yr hyn a 
wnuethant trwy gyngbor pawb, ac yn nghwinui rhai o‘r suyddogion 
cenedlaethol uchod; pan y darfu i gyfran o’r Indiaid, wedi 
atngloddio mewn mynedfa ddwfn ac anigauedig, wedi ei chuddio 
gan friw-wydd trwchus, ymladd yn flyrnig ara ddau ddiwrnod, yr 
8fed a’r 9fed o Chwefror, gan golli llawer o’u rbyfelwyr. Cafodd 
un o’n hrodyr ni ei ladd, ac ychydig cu clwyfo, y rhai sydd we li 
gwella wedi hyny : ar ol ychydig o ymosodiadau yn rhagor, yn 
y rhai ni cbafodd neb o’r brodyr eu lladd na’u clwyfo, adferwyd 
he idwch. 

Y mae llawer o lwythau yr Indiaid Utahai ld, neu lawer o 
dylwythau y genedl hono, oddiwrth ba rai yr ydym wcdi clywed 1 , 
ac ymddangosant yn foddlongar i*r hyn a wnawn, a dywedant» 
“ V mac yn dda , Indiaul drwg ocdd y Llynmjr ;** ac nid oe9 un 
tebygolrwydd y bydd i’r Utahaid sydd ar ol gynnyg at yniosod- 
iad ychwanegol yn bresennol, a gobeithiwn na wnant hyny byth. 

Dychwelodd yr Henuriad Pratt oddeutu canol Chwefror gyda 
rhan o’r cwmpeini ymchwilgar, a gadawodd y gweddill gyda’r 
gweddeuau yn Nyflfryn Yoab; canys yr oedd yr eira mor ddwfn 
fel na allai yr ychain drafaelu ond trwy lawer o anhawsdra 
gyfran o’r ffordd. Cyrhaeddasant oll yn dJiogel tua yr 28ain o 
Fawrth. Aeth y cwmpeini i’r deau fwy na tbri chant o filitir- 
oedd, a thros ymyl y Basin, i gyflìiiiau Dyffryn y Colorado, gan 
basio mynyddoedíi dilwybr, wedi eu gorchuddio ag eira, ac wedi 
eu dilyn gan dywydd anarferol o oer, pan oedd yr arian byw 
lawer pryd yn cwyrapo 20 gradd islaw Zero. Cawsant allan 
rai dyffrynoedd bychain, ag ychyJig neu ddira eira, yn dwyran 
ac hyfrydol, dymunol at sefydliadau, un o ba rai yw y Llyn 
Ilalen Fechan, lle yr ydym yu bwriaJu gwneyd sefydliad y tym- 
mor presennol. Y mae yno ddwfr da, mvlu haiarn, a digonedd 
o goed. Ychydig, yn gymhariaethol, a ellid ddysgu am gyn- 
nyrchiadau llysieuol a metelaidd y wlad trwy ba un yr aethant; 
ond gwelsant ddigon i wybod fod daearyddwyr poblogaidd hyd 
yn liyn yn gwybod llai ara y pethau mwyaf neillduol ar hyd-ddi. 
Digon yw dweyd, y mae etto ddigon o le yn nyffrynoedd y myn- 
yddoedd i bawb a allant fod yn foddlongar ar ddiwydrwydd 
gonest, heddwch, a byw ar benau eu hunaiu. 



tnOORN SEION. 


‘217 


Ar yr ‘2*2'tiu u Chwetror, teiiulwyd ysgydwad daeargryn yn y 
Dyffryn, i raddau iieiaeth, gan achosi tai i siglo, a lleslri pri ld 
a cheliì i symud gryu lawer. Mae s\vn rhuthríadau llosg-fyn- 
yddoedd, neu gynhyrfiadau yn y ddaear, megys gollyngÌHd 
cyfìegr pellenig, ddim yn bethau anfvnvch yn y mynyrldoedd. 

Mae iechyd y Saint yn gyffredin yn dda, ac nid oes un afiecliyd 
yn ffynu yn ein plith, ac ond ychydig iawn o farwolaethau. 
Oddiar ein llythyr-gludiad diwed«laf y brodyr Ahsolom Perkins, 
George W. Langley, mab henaf Lrastus Snow, gwraig Claudius 
V. Spencer, y chwiorydd Jane Hall, Turley, Sieward a Thompson, 
yw yr oll a golìwn, a’r rhan fwyaf o'r rhai hvnv o’r darfodedigaetii, 
a matliHU ereiil o afiechyd a ddechreuasant yu mhell cyu iddynt 
ddyfod i'r Dyffryn. 

Mae Cynnulliad Cyft’redinol Deseret wedi cynnal sesiwn 
gohiriedig, ar brydiau, trwy y gauaf, ac wedi myned trwy lawer 
o waith pwysig, megys rhanu y gwahanol sefydliadau i swyddi 
Weber, Llyn Ilalen Fawr, Utah, Sanpete, Yoab, Tuille, a sefydlu 
llysoedd sirawî, gyda’u barnwyr, ysgrifenwyr, a siryddion, ac 
ustusiaid a chwnstebli yu y gwahauol gyffiniau ; hefyd, Uchel 
Lys, i gynnal eu sesiwnau blynyddol yn Ninas y Llyn Halen 
Fawr, gyda Marshali Taleithiol a Chyfreithiwr, asefydlu deddfoL 
iaeth gyffredinol, fel y gallo pob acbus, pa un bynag ai troseddol 
ai cyfreithiol, gael ei drin gan swyddogion y Dalaeth, yn unol 
â’r gyfraith, cyfiawnder, ac uniondeb, yn ddioed. 

Maent hefyd wedi mynu braint-ysgrif at Brif-ysgol Daleithol 
ar yr egwyddorion mwyaf haelfrydig, i gael ei sefydlu yn Ninas 
y Llyn Halen Fawr, gyda changenau trwy y Dalaeth, os bydd 
eisieu ; ac wedi apwyntio tuag ati bum mil o ddolars y tlwyddyn, 
am ugain mlynedd, allan o’r drysorfa gyhoeddus, a’r cyfan i fod 
dan arolygiaetb, cyfarwyddyd, ac awdurdod Cangellwr, deuddeg 
o Raglawiaid, Ysgrifenydd, a Thrysorwr, y rhai, yn ddiammau, a 
gyhoeddant eu bwriadau gyda y llythyr-gludiad hwu. 

O achos gerwindeb y tywydd, ychydig sydd wedi ei wneyd ar 
yr adeiladau cyhoeddus oddiar y gwanwyn diweddaf. Y mae 
sylfaeni yr ystordy cyhoeddus a’r ystor wedi eu gosod, ac y raae 
y dwfr-lwybrau o’r ffymion dwymn i’r baddonau cyhoeddus, yn 
myned yn mlaen yn gytìym, a byddant yn barod Pw defnyddio 
mewn ychydig o amser. 

Mae Captain Stansbury, a'i topographical engineers , yn mesur y 



UDGORN SETON. 


%í8 

-Llvu Halen Fawr, a’r wlad gyfagos, i’r dyben o wneyd map, yr 
: 1ìwii, wedi ei orpben, yn ddiau a fydd yn dra dyddorol i'n cyfeillw 
'ion pelleuig, o herwydd trwyddo deuant i ddeall ein sefyllfaoedd 
}hi th nasol yn well. 

Mae llawer o’r brodyr wedi myned i'r Cloddfeydd Aur, a 
ü nwer ar fyned, ac i gyd ‘* yn ol cynyhofi t v fel y dywedant, ac yn 
ddiammau yn wirioueddol. Y tnae ychydig wedi myned trwy 
.gyfarwyddyd y rhai sydd â hawl ganddynt i gynghori y Saint, 
ac y mae y cyfryw yn iawn,yn gymmaint á'u bod yn gwenulhur 
yn iawn ; ond y raae y rlran fwŷaf o lawer wedi myned yn ol 
cynghor ewyllys eu hunain a’u tuediliadau cyhyddlyd. Gwnelai 
tI.hì felly fwy o les trwy aros yn y Dytfryn, a llafurio i barotoi 
y Üordd i dderbyn y brodyr ; ond nid yw yn rhv ddiweddar 
iddynt hwy i wneyd daioni a chael eu bachub, os gwnant yn 
iawn yn eu cylch presennol o weithio, er na ch;rat gymmaiut 
’O wobi â plie hyddent wedi cydffwni y daioni mwyaf. 

Os bydd iddynt tra yn y cloddfeydd wrandaw ar gyughorion y 
dynion hyny sydd wedi eu hapwyntio i‘w cynghori, a gweithredu 
c\ tìuwnder wedi dychwelyd, a gwneuthur i ereill fel y dymunent 
i creill wneyd 'iddynt hwy, a chydnabod Duw yn ei holl ífyrdd, 
gallant etto gyrhaedd gogouiant n.awr ; ond os bydd iddynt 
heidio .gwraudaw ar gynghor, a gwneyd eu haur yu dduw, a 
d-ychwelyd i hlith y Saint, yn llawu o drachwant, a gwrthod 
rhoddi beuthyg, neu gyfranu, neu ganiatau i’w harian gael eo. 
defnyddio, os na chânt rhyw elw mawr trwy hyny, ac a welant 
eu brodyr tlawd, y rhai sydd wedi gweithio trwy gvdol y dydd, 
me\yn eisieu a chytbrwti, ac ni chynuorthwyant, ond a gadwant 
eu llwch yn eu codau,-*— byddai yn <vell iddyut hwy pe buasai 
maen melin wedi ei osod am eu gyodfau, a’u boddi yn nyfnderau 
y niôr, cyn iddynt ŵyro oddiar tfyrdá uniawn yr Arglwydd; 
‘oblegid, os bydd iddynt barhau i galedi eu calonau, a chau i 
fyuy eu hymysgaroedd o dosturi tuag at yr anghenus, ânt i 
iuwr i’r pwll gyda’r eilun-addolwr, yn y foment na thybiont, 
*gytia mor lleied o drugaredd ag a ddangosent hwy tuag at eu 
f brodyr tlodion y rhai a fenthycieut oddiwrthynt hwy,ond ayrwyd 
ymaith yn waglaw. 

J\lae aur yn dda yn ei le — raae yn dda yn nwylaw dyn da i 
wneuthur da ag ef ; ond yn uwylaw dyn drwg, y mae yn fynych 
.*yn profi yn ’fwy o felldith nag o fendith. Mae aur yu was da. 



UDOOHN tEI'JN. 


ÎW 

omTyn dduw truenus, dall a digynnorthwy, ac yn y diwedd caifT 
e\ buro trwy dân, ynghyd â’u holl ganlynwyr. 

Bydded i’r H**nuriaid Amasu Lyman a Cbarles C. Rich barhau 
eu g^reitbrediadau yn NghalifornÌH Orllewinol, yi> nnol â chyf- 
arwyddiadau blaenorol, ac nid yn unig cadw hanes manwl o r 
holl ddegymau a gweithrediadau cyffredinol yr holl frodyr 
Hyddlawn, fel y byddom ni yn gwybod ara eu gweitlirodnedd da, 
a'u croesawi fel brodyr pan y cy farfyddwn, ond oadw hanes 
bertfaith o v r holl rai a broU'esant fod yn äaiut ac na ddi'ynant eu 
cynghor, talu degwm, a gwneyd eu dyledswydd, a chyboeddwch 
yr unrhyw i ni bob cytìeusdra, fel y byddont hwy a’u gweithred- 
oedd yn cael eu hysgrifenu tnewn llyfr o «*lln<lwriaeth yn Seiou, 
fel y byddont i’w barnu wrthynt, ac nid i dwylU» y (lyddlawn ; o 
herwydd nid yw yn betli angh-yffredin 1 ddyiûon i ddw.^d 1 , “ Gall- 
af wneyd rhagor o ddaioni wrth fvned i’r cloddfeydd, nag a 
allaf wrth aroe yma,” ac yr ydvni am broti y cyfryw, a chael 
gwyhod pa un a ydynt yn ddynion geirwir neu yn geJwyddwri. 

Pan fyddo dynion, yn protìe6U bod yn frodyr, yn inyned 
i’r cloddfeydd, yn ol eu cynghor eu hunain, yr ydym aiu iddynt 
aros yno nes y byddont yn cael eu boddloni — nes v bvddont 
wedi cael digon i’w gwneyd yu gysurus, a pheth i wneyd dflioni 
k hwynt, a thueddiad meddwl i’w defnyddio at y dyben hwnw, a 
pheidio rhedeg yn ol yma me«n ychydig fisoedd, cloi i fvnv eu 
haur, bostio pa faint y maent wedi wneyd, yn gwneuthurdim 
daioni eu hnnain, a rhwystro pawb ereill ihag gwneuthur daioni, 
mor bell ag y cyrbftedd eu dyianwad ; melldithio Duw. g^a iu 
yr Ysbryd Glân, a phan lyddo y gwanwyn yn dechreu, rhe lr'g i r 
ogofeydd eilwaith, fel ag y mae rliai wedi gwnwyd C' fieo v 
cyfryw nad oes eu beisieu yn ein plith ; o herwydd-, os na fvdd 
iddynt edifarhau ar frys, bydd i ddigofaint Greawdwr tramgwydd- 
edig eu gorddiwes yn ddisymmwth, ac ni fydd gallu i’w attal # 
Gadawed y cyfryw eu hysgerbydau lle maent yn gwneyd eu 
gwaith ; nid oes eisieu arnom halogi ein claddfoydd á'r 
fath ragrithwyr; ond y mae vn ein calonau i fendithi» pawh 
sydd yn gwneuthur yn iawn, beth bvnag yw eu gaìwedigaetu, ac 
y mae ein breichiau yn agored o hyd i gotìeidio v cyfr.yw^ ac 
yr ydym yn gweddio dros bawb sydd yn anwybodus,. neu alian 
o’r ffordd iawn, y bydd i’n Tad Nefol roddi iddynt ei ysbryd, fel 
.ykyddo iddynt ddysgu, a gwneuthur yn iawn. 



220 


L DGORN $K I ofí . 


Dymunwn ddweyd nrth y rhai hvn v a ddichon ofni dvfnd î’r 
Dyffryn o achos prinder coed. fod y n awr bedwar ywaiih inwy o 
goed yn adnabyddus o lewn pellder rhesymol o’r dáinas 
hon, naj» oedd un tìwvddyn yn ol, ac y raae poh tyminoT yn ayor 
ar vstorfeydd newyddion o goed, yn y mynyddoedd amgylchynol ; 
a r holl anhawsdra yw y diffyg cynnorihwy sydd er symud y 
coed i’r Dyffryn, cyn disgyniad yr eira; heblaw hyny, y mae 
glo wedi ei ddarganfod, o ba le y «ellir ei gludo ar reillTor,!,]' 
rhwvdd ei gwneuthur, ac y niae ydiwaneg, ac yn nes mewn golwg. 

Mae anghen rnawr yraa am ffwrneisiau a fornts, at wneyd 
haiarn at fel inau, peirian waith, offer fferm, lleatrî tai, reilffyrdd, 
a llawer o betliau ereill ; a gobmthiwn fod yr Henuriad Prait 
eisoes wedi danfon dynion allan. y rhai a fyddaut yma i dder hren 
y fusness y tymmor hwn ; os nad ydyw, ìiyderwn na fydd iddo 
golli golwg ar fater raor bwysig erbyn gauaf aralì. 

Y raae eisieu yr Henuriaid Orson Pratt a George D. M'att yn 
y Ue hwn. ynghyd á’u teuluoedd; a dysgwyliwn hwynt ynia 
mor gynnar yn lftôl. ag y byddo aragvlchiadau yn caniatau. 

Yn yr amser ag y byddo yr Henuriad Prait yn gweled yn gytíeus 
ueu yn anghenrheidiol i rwyddhau ei ddychweliad, bydded iddo 
alw i’w gynnorthwyo yr Henuriad F. D. Richards, yr hwn a’i 
canlyna yn Llywyddiaeth yr eglwys yn yr Ynysoedd Prydeinig. 
ac awgrymem fod yr Henuriaid George B. Wallace a Levi Rich- 
ards i fod yn gynghorwyr iddo. Mor bell ag yr ydym ni wedi 
ein hysbysu, mae yr Henuriad Pratt wedi gwneyd gwaith mawr 
yn Lloegr, ond y mae anghen yn awr am ei lafur yn nhref — ac 
os bydd y Saint yn galaru am ei golli, dywedwn ni, ymgysurwoh 
a deuwch gydag ef, neu dilynwch ef mor fuan ag y galloch; 
ond os na allwch yn bresennol, bydd i cliwi gael yn ei gan- 
lynydd, yr Henuriad Richards, gynghorwr, lly wydd, a chyfaiil» 
ac yn deilwng o’ch gweddiau a’ch liymddiried. 

Dysgwylir yr Henuriaid Wilford Woodruff ac Amasa Lyman 
yraa y tymmor hwn. Dysgwyliwn hefyd i’r Henuriad Orson 
Hyde ymweled â ni, yr hwn, gobeithiwn, a ddwg liaws o SHint 
gydag ef ; o herwydd y mae y gwaith yn y Dyffryn yn fawr, 
pan ei cyrr.herir a nifer y gweithwyr. Mae cynauaf mwy wrth 
law nag a fydd o fedwyr i’w gasglu. Bydded i’r rhai hyny sydd 
yn cychwyn. fod yn barod i ddyfod drosodd heb gynnorthwy o'r 
DyÛ'ryu, o herwydd ni fydd genym ddynion i’w hebgor yu 


' DGORN SEIOîf. 


221 

yblnd y cynauaf i helpu ymfudwyr. Y iuae cwmni( , e(i(1 eigoes 
wedi eu rheoleiddio ac yn barod i gychwvn at yr afouydd Green 
a Platte, i gad * ferrics yn amser dwfr uchel, er hwyiusdod i'r 
ymfudiad. 

Uyrnunem annog y Saint i ystyried y pwys o gadw golwg ar y 
Gymdeithias Ymfudol Barhaus, ac o ychwanegu ati, yr oll ít 
aüont, yn y tyramor presennol; oblegid bydd pob blwyddyn 
ddilynol yn fwy fwy argoelus yn ngbýchwyniad gwaith Duw, a 
rawy rawy o Saiut yn barod, ac eisieu ymfudo i Seion. Hyderus 
ddysgwyliwn mai y fath fydd y dyddordeb a deimlir, a’r trysor. 
Ibydd a gesglir yn yr Yaysoedd Prydeinjg, fel y gallwn ddwyn y 
Saint or parthau yna, raewn un flwyddyn etto ; a bydded i’r 
Llywyddiaeth yn Lloegr gymmeryd gofal neillduol i fod yn 
barod i weithredu yn unol â chyfarwyddiadau dyfodol ar y pwnc 
hwn. 

Henuriaid Israel, byddwch yn ffyddlawn yn eich galwedigaeth, 
porthwch y defaid, porthwch wyn y ddeadell, a chyhoeddwch yr 
efengyl mewn pob symlrwydd, addfwynder, a chariad, pryd bynâg 
y caffoch gytieusdra, rnegys y rhoddir i chwi trwy nerth yr Ysbryd 
Glan, yr hwn a fydd yn gynghorwr i chwi o hyd, os byddwch yu 
ffyddlawn; a bydded i’r Saint roddi sylw manwl i gynghor y 
rhat hyny sydd yn edrychol drostynt yn yr Arglwydd, gan ea 
dal i fyny trwy weddiau ffyddiog, gan gadw eu hunain yn bur ac 
yu ostyngedig, ac ui fydd arnynt eisieu doethineb oddi uchod ; 
a thrwy eich ffydd a’ch gweithredoedd chwiliwch eich ffordd allan 
i Seion. 

Mae amrywiol o henuriaid wedi eu hapwyntio i fyned ar gen- 
adiaeth t Lloegr, Scotland, y Society Islands, y Taleithiau, a 
Chalifornta Orllewinol, megys y gwelir wrth hanes y Gymtnanfa 
Gyffredtnol, ar y fifed o Ebrill, at yr bwn y cyfeiriwn am bob 
manylwch perthynol i uurhyw fusness a driniwyd. 

Mae yu dda genym i ddweyd wrth bawb, fod dysclaeriach 
dydd yn gwawrio ar lwyddiant dealltwriaethol Seion; fod y 
Brif-ysgol a sefydlwyd yn ddiweddar gan Dalaeth Deseret, yn 
arwyddo y gail gyflawni y dyben i ba un V cafodd ei sefydlu; ei 
bod dan arohgiaeth dynion ffyddlawn a dysgedig, y rhai na 
ystyriantun Ilatur yn rhy fawr, er cj-flawni dymuniadau a daioni 
mwyaf posibl y rhai hyny y cafodd y sefydliâd ei osod i fyny er 
eu mwyu ; a thaer erfyniwn am gyd-weithrediad yr holl Saint, 



UDGORN SEIflfT*. 


1222 # 

ac yn neîllduol yr henuriaid yn rnysg pob ceuedl, i gasgln, fèl y 
caffent gyHeusdra, lyfrau yn mhob ittith, ac ar bob celfvddyd> 
offerynau, ac enghreifftiau neillduol o natur a chelfyddyd, a phob 
peth a dueddo i harddu ac i fod yn ddefnyddiol ; a danfon nea 
ddŵyn yr unrhyw at Raglawiaid ein Prif-Yagol, tuag at lesâu 
pawb o hyn allnn ag a geisio wybodaeth oddiwrthynt. 

Frodyr. ffarwei. Bydded i fendithion y nefoedd a’rddaear 
gael eu llioaogi tuag atocli, a’ch calonau yn wresog i dde.rbyn a 
gwerthfawrogi yr unrhyw mewn cyfiawnder, a bydded i'r amser 
brysuro pan y cawn eich cyfarfod yn y wlad heddychlawn hon, 
yw gweddi barhaus eich brodyr yn efengyl Iesu Grist. Amen. 

Brigham Young, 
íIeber C. Himbâll, 

WlLLARD IilCHARDS> 

Dinas y Ll vn Halen Fawr, Deseret, G. A. J 
* Ebrill 12, 1850. f 

[O’r Feontier Güabdiar, Meh. 12, 105«.] 


EPISTOL Y LLYWYDD ORSON PRATT, AT Y SAINT 
TRWY BllYDAIN FAWR. 

['Allan o’r Millenial Star, Awst 15, 1850.] 

Anwvx Erodyr, — Trwy fendith Rhagluniaeth dyner yr wyf 
wedi fy afbed unwaith yn rhagor i gyfarfod a’r Saint yn y tiriog- 
aethau Prydeinig. Bum yn absennol oddiwrthych oddeutu 
pedwar mis, yn mha amser cytìawnais daith hirfaith, etto hyfryd- 
ol, i Council Bluffs, ar g\ffiniau gorilewinol pellaf yr Unol 
Daleithiau. Mae cytleiisderau i drafaelu yn yr ychydig flynydd- 
au diweddaf, wedi cyunyddu i’r fath raddau, fel ag y mae 
pellderau ar wyueb ein da»*ar yn ymddangos megys pe byddent 
wedi lleihau. Yr oedd croesi y Mor Werydd, a iheithio oddeutu 
dwy fil o fílltireedd i ganoìbarth America, yn cael ei ystyried 
unwaith yn waith anhawdd ; ond yn awr nid yw ond gwibdaith 
pleser. Mae gallu agerdd yn yinddangos fel pe byddai braidd 
wedi ymuno y ddau gyfandir yn un. Mewn llai nâ thair wythnos 
gall gweision Duw fyned o St. Louis i Liverpool— pellder cyfar- 
tal i chwarter amgylchedd y ddaear. Priodol iawn y gellir eu 
galw, yn iaith Esay, “ y cenadon cyjhjm at y ccnttdloeda.” 



ÜDGORN SEION. 


223 * 


Y mae wedi dygwydd i ran Saint y Dyddiau Diweddaf i fyw. 
yn un o oesoedd mwyaf dygwyddiadol y byd — oes yn yr hon y 
znae drygioni yn teyrnasu yn fuddugoliaethus ar hyd holl wyneb« 
y ddaear— oes yn yr hon y raae Duw wedi penderfynu rhwygo 
yn ddarnau a dadyrachwelyd holl lywodraethau a theyrnasoedd 
y byd, a sefydlu ei deyrnas dragywyddol yn eiddo ei Saint, y 
rhai a gânt y lywodraeth dan yr holl nefoedd. Am oddeutu 
chwe mil o íîynyddau, y mae trigolion ein byd wedi bod yn 
dangos eu doethineb wrth sefydlu ararywiol ffnrfiau o lywodraeth 
ddynol ; ond y mae drygioni wedi. buddugoliaethu yn mysg y 
cyfan. Mae y drygionus wedi cael eu dydd i lywodraethu, 
ond yn awr y mae yu tynu. yn gyflym tua ei ddiwedd. Mae 
eu haul yn machludo i godi byth mwyach : nos o dywyllwch. 
hir sydd yn eu haros. Gosododd Duw ei law i droi ac i wrth- 
droi, ac i roddi ei*deyrnas i-’w Saint — i waredu y ddaear oddiwrth. 
orthrymder a thrais — i ysu y drygionus fel ûs, fel y byddo i 
gyfiawnder yn unig gael ei ddyrehafu. 

Er dwyn oddiamgylch y cyÍ3iewkiiad mawr hwn tnewn achos-. 
ion lîywodraethol, y mae un o’r dadguddiadau mwyaf pwysig a 
ddaeth erioed i. ghistiau. marwolion, wedi ei roddi, sef Llyfr 
Mormon. Danfonir ef aJlan fel y genadwri ddiweildaí at gen- 
edloedd y drygionus.; daufonir ef i. sefydiu teyrnas a falt.ri.t 
pob teyrnas aralL; danfonir ef i gyflawtni amseroedd y Cenedl- 
oedd, ac i rwyrao i fyny y gyfraith a’r dystiolaeth yn tu plitl ^ 
fel os na edifarhant, y caft’ont eu traddodi drosodd i ddinystr ; 
danfonir ef i gasglu IsraeL o'u hir wasgariad; danfonir ef i 
wneuthur yr efengyl yn hysbys niewn mwy o syralrwydd a 
chyfiawnder, fel y byddo i amrafaelion ynghylch athraw iaethau- 
i ddiflanu, ac i byddo i wylwyr Seion weled lygad yn lìygad ; 
danfonir ef fel y deallo y Saint arwvddion yr amseran, ac i- 
beidio bod mewn tywyllwch, ac i’r dydd mawr hwnw eu gordd- 
iwes yn ddisymmwth. 

Pan fyddo y genadwri hon wedi ei chyhoeddi. i’r holl gene.i 1 -. 
oedd, daw Mab Duw i eistedd ar orseddfainc ei allu, ac i 
deyrnasu yn oes oesoedd. Y mae ugain mlynedd eisoi s woli 
myned heibio oddiar pan osodwyd i fyny deyrnas Dduw ; mae y 
cyhoeddiad eisoes wedi swnio yn nghlustiau Uawer o genetìloedd; 
mae degau o filoedd yn America, \ n Mhrydain Fawr, yn Ynys- 
oedd y Môr Tawel, a llawer o rauau ereill o’r glòb, wedi Uerby^ 



224 


CDGORN SEION. 


y newyddion da, ac a chalonau drylliog eJifeiriol wedi eubedydd- 
io yn barod erbyn dyîodiad y Priodfab Mawr. Y niae eisoes 
ddegau o filoedd wedi ymgasglu allan o’r Unol Daleithiau, 
Prydain Fawr, ac Ynysoedd y Môr, i ddyffrynoedd y mynydd- 
oedd yn Nogledd America ; yno y maent yn adeiladu dinasoedd, 
teralau ac adeiladau cyhoeddus, gan droi dyffrynoedd fl’rwythlawn 
yn erddi, a gwinllanoedd. a tìerinydd gwrteithiog, a chan wasgaru 
eu hunain ar hyd y wlad amgylchynol. Lle yr adseiniai gyut 
ryfel-waedd anwariaid, a rhuad anifeiliaid gwylltion, y clywir 
yn awr lais gwareiddiad, a chaniadau melysber y cyfiawnion. 

Bydded i’r Saint tlawd a thrallodus yn y wlad hon i sirioli 
eu bysbrydoedd isel-drist, canys mewn amser cànt eu casglu ; 
os ua allantgael modd yn y wlad hon, cynnorthwyir hwy o bell ; 
oblegid yr Arglwydd yu ddiau a wared ei bobl, ac nì chaiff un 
gallu attal ei law. Y mae swn ymwared eisoes yn dechreu cael 
ei glywed o bell. Clywch ! Llais o’r raynyddoedd yw. Nid 
liais buddugoliaeth anwariaid ydyw ; nid llais gormeswyr, wedi 
eu gwisgo ag arswyd, ydyw; nid llais ceuedl wedi ei gwasgu 
gan urthryrader ydyw; nid llais galar ac wylofain ydyw ; ond 
llais rliyddid ydyw, yn gorfoleddu yn uchel-leoedd y ddaear. 
Wele hi yn sefyll ar benau y mynyddoedd draw, yn wisgedig â 
goleuni nefol. Gyda breichiau estynedig tuag at y cenedloedd, 
a chyda llais cariadlawn tosturi— y mae yn galw. Gwrandewch ! 
y mae yn galw ar y Saint mewn trallod ; y mae yn eu gwahodd 
hwynt i’w tbrigfa. Ei llais a glywir ! gwelwch y Saint yn 
cyfodi: gwelwch longau galluog yn eu cludo dros yr eigion — 
gwelwch niferi dirif yn llwybro y gwastad-diroedd gorllewinol ; 
mae y bryniau tragywyddol yn dadseinio gan eu caniadau. 
Wele ! dacw dyrfa ddirfawr wedi ymgynuull, wedi ymddilladu 
raewn gwisgoedd pur a gwynion. Maent yn gweddio— gwran- 
dawa y nefoedd — y galluoedd fry ydynt wedi ymresu. Mae 
pob peth wedi ei barotoi— raae y Saint yn dychwelyd i Seion, 
a’r Arglwydd yn myned o flaen y gwersyll — mae y cenedloedd 
yn ofni ac yn arswydo ; mae Seion wedi ei gwaredu, 
ac yn dyfod yn lawenydd yr holl ddaear. Molwch vr Arglwydd. 

Ein newyddion diweddaraf o Sefydliadau y Llyn Halen a 
ddyddiwyd y 12fed o Ebrill. Yr oedd pob peth y pryd hwnw yn 
llwyddiannus yn y Dyffryn. Yr oeddynt yn aredig, hau, planu, 
ac yn gwneyd pob parotoadau gyferbyn â chynauaf toreithiog. 



IDGORN 8EION. 


22,5 

Bydd degau o filoedd o yrafudw’yr i’r mwngloddiau, ynghyd â 
niferi raawrion o geffylau, mulod, ac aniteiliaid, jn myued irwv 
y Dyffryn y tymmor hwn, yr hyn a bery farchnad barod i’r holl 
gynnyrchiadau a ellir hebgor. Mae cyflawnder mawr <» nwyddau, 
mewn dry goods a groceries, wedi eu cymmeryd gan y masgnach- 
wyr i ateb galwadau y wlad ; maent yn talu deugain giui y dunell 
am gario eu nwyddau o'r Bluffs i’r Dyffryn. Mae yr Arglwydd 
yn wir yn dechreu ffafiio Seion, a diwallu yn helaeth eu hidl 
eisieu, er ei fod yn cymmeyd ei ffordd ei huu i wneuthur hyny. 
O ! na fydded i’r Saint anghotìo yr Arglwydd yn nyddiau eu 
llwyddiant. Mor fawr yw y cyfrifoldeb sydd yn gorphwys 
arnynt ! ao mor ofnadwy y w y canlyniadau o gamddefnyddio y 
breintiau a'r bendithi(»n a gyfrenir o'r nefoodd. 

Mae yr Henuriad Woodruff, gyda y rhan fwyaf o’r Saint o'r 
Taleithiau dwyreiniol a chanolbarthol, yn awr yn croesi y gwas- 
tad-diroedd. Bemir y bydd ein hymfudiad i’r mynyddoedd y 
tymraor hwn oddeutu tair mil o eneidiau, y rhai a gymmerant 
ganddynt o 800 i 1000 o wageni. Mae y Saint sydd etto yn aros 
yn y Bluffs yn gyffredin yn dlawd, ond y maent mewn gwlad frâs 
a thoreithiog, a thrwy ymroddiad a diwydrwydd byddant yn fuan 
yn abl i fyned yn mlaen ar eu taith dros y gwastad-diroedd, 
gan adael y wlad i ereill o’r brodyr a ddeuaut etto, ac a ddyra- 
unant aros yno am dymmor. Y mae oddeutu tair neu bedair 
mil o Saint yn St. Louis, y rhai, yn ol pob ymddangosiad, a 
wnânt yn dda, yn llawer gwell nâ’r Saint yn Lloegr. Yn bres- 
ennol ymddengys fod yn America deiralad o gyfeillgarwcb ac 
ewyllys da tuag at y Saint braidd yn mhob parth. Mae ein 
tlodion yn cael gwaith yn gynt nag un dosparth arall o bobl ; 
maent wedi eu profi, a’u cael yn deilwng o ymddiried ; o herwydd 
hyn chwilir am danynt o flaen ereill. Mae yr Arglwydd wedi 
gweled trallodion ei bobl, ac wedi tyneru calonau y genedl houo 
tuag atynt am dymmor. Pa mor hir y pery y cyfeillgarwch hwn 
ni wyddom : nis gall fod yn nir; o herwydd y mae'r genedl 
wedi gwrthod cenadwri y nefoedd, a rhaid iddynt hwythau gael 
eu gwrthod gan Dduw ,* bydd iddynt o bryd i bryd galedu eu 
calonau yn erbyn pobl Dduw, a dymuno eu dinystr, ond Duw 
a’u gwareda hwynt allan o’u llaw. 

Mae oddeutu dwy flynedd wedi myned heibio er pan yr 
apwyntiwyd fi i lywyddu y Saint yn y wlad hon. Yindrechais» 



t'DGORN SEIOS 


H 26 - 

y n yst<»d yr amser, i wneyd fy hun yn hysbys o’ch sefyllfa. ac i 
gynnyg y fath gynghorion ag a feddyliwn oreu i ateb eîch» 
atngylchiadau. Os, yn nghanol y lliosogrwydd goruchwylion* 
sydd wedi bod yu gwasgu ar fy jneddwl, y darfu i mi gyfelliorni 
rywbryd, ni fu hyny yn fwriadol. Fy ngweddi a‘m myfyrdod 
parhaus oedd ceisio adnabod ewyllys Duw tuag atocli. Y mae 
yn rhoi Jlawenydd mawr i mi wrlh feddwl fod yr eglwys wedi 
blaguro yn fawr er pan ydwyf yn eich plilh, a bod ilawer o 
fìloedd wedi eu hychwanegu at eich rhifedi. Y niae heddwch 
ac undeb hefyd wedi tfynu braidd yn mhob cangen ; tra y mae'r 
Ysbryd Glân wedi ei dywallt arnoch yn helaeth, fel y mae yn 
amlwg oddiwrth yr amlygiadau gwyrthiol o’r gallu gwellhaol, 
ynghyd â bendithion lliosog ereill a fwynheir trwy y tir. Mae 
yr arwyddion hyn o ddaiotii Duw tnag at ei Saintâ’u tuedd i 
wneyd gweision ffyddlawn Duw i lawenhau. 

Mae y reolaeth ddoeth a phwyllog a gadwyd gan lywyddion y 
cynnadleddau, a'r henuriaid teithiol o danynt, wedi bod yn nn 
o’r moddion mwyaf yn llaw Duw i daenu achos y gwirionedd yn 
yr Y’nysoedd Prydeinig. Y mae cylchrediad heJaeth y gair 
argraffedig hefyd wedi gwneyd ymegniad at droi oJwyn fawr 
iachawdwriaeth. ì\Iae llymder dyscyblaeth wrth dori ymaith 
gangenau erin — wrth buro yr eglwys o aelodau llygredig — ac 
wrtli osod y fwyall ar wreiddyn pob math o ddrygioni, — wedi 
cael dylanwad grymus i gadai-uhau a nerthu. yr addlwyu ar 
goslyngedig, ac i oleuo llygaid yr ymchwiliwr onest. 

Bydded i henuriaid llywyddol pob cynnadledd ymdrechu. 
gwneyd eu meddyliau yn hysbys mewn perthynas i sefyllfa pob 
cangen dan eu gofal. Edrychwch pa un a ydyw eich diadelloedd 
mewn cyflwr iachus ai peidio, Mae yr Arglwydd wedi eich 
gwneuthur chwi yn fuge*liaid ar ei ddefaid :• os collwch chwi 
y defaid, neu ddyoddef iddynt i drengu trwy eich hesgeulusdod, 
gofynir hwynt ar eicli llaw chwi. Dysgwch lywyddiou y cangenau 
i edrych yn fanwl ar ol yr holl aelodau. Cynghorwch hwynt i 
ddyscyblu yn llyra, a Uwyr ddadwreiddio pob atbrod ac enllib 
rhwng y naill a’r llall; oblegid y mae hyn yn ddrwg mawr, ac 
yn cefnogi ymrysonau, yrableidiau, cynhenau, gwrtbgiliad, a 
marwolaeth. Os na fydd i’r athrodwr a’r enllibwr, ar ol derbyn 
rhybyddion priodol, ddiwygio a gadae» ei arferion drwg, tyner ei. 
aeladiaeth oÄdiwrtlio, a chaö'ed pawb wybod nad yw eglwys- 



ütTGORN SEION 


‘> 2 ? 


ÌMûu* yn le i niweidio a dyfetha v naill y llall. Os bydd unrliyw 
^wyddog neu aelod o dan eich gofal i’w gael yn dysgu neu yn 
ywarfer athrawiaetban anrinweddol, ymddyger yn gaeth tuag ato 
yn ol cvfraith Ouw j ac os bydd llywydd cynnadledd yn troseddu» 
neu yn dysga neu yn ymarfer rhyw ddrygioui, bydded i’r cyfryw 
gael ei wnevd yn hysbys i ni, ynghyd á'r tystiolaethau priodoli 
ac os bydd un o’r Deuddeg, neu lywydd y Saint yn Mhrydain 
Fawr, yn troseddu cyfraith rhinwedd, a dysgu ac ymarfer ang- 
hyfiawnder, edryched llywyddion y cynnadlerldau i*r mater, gan 
gasglu y tystiolaethau perthynol, a danfon y cyfan yn ddioed at 
y Brif Lywyddiaeth yn yr hea(ì-qnartcrs , fel yr ymdiyger at 
bawb yn ol cyfraith y nefoedd. Man yr araser wedi dyfod pan y 
mae gormod o oleuni a gwybodaeth w’edi ei roddi i’r Saint, iddynt 
i ddyoddef gael eu twyllo gan ddynion a arweinw’ yraaith gan eu 
chwantau. A dywedwn,yn enw vr Arglwydd, y bydd i anfodd- 
lonrwydd y nef orddiwes y godinebwr, 03 na edifarha ar frvs, a 
thynir ci enw allan o blîth pobl Dduw. 4< Gwae iddynt hwy 
sydd yn gwneuthur godineb, medd yr Arglwydd Dduw Hollalluog, 
oblegid hwy a deflir i lawr i ufTern.” Gwae i’r rhai hyny sydd yn 
bradychu yr ymddiried a gytìwynwyd iddyiit, ac a wnelont ddef- 
nydd o’u hawdnrdod i hudo ac arwain ar gyfeHiorn fenywod 
awwyhodus a ffol ; oMegid, os na edifarhant, eu haw'durdod a 
dderfydd yn gytìym fel y sotì sych o fiaen y fflam ddifaol. Gwae 
i’r rhai hyny sydd yn dweyd telwydd ac yn dwyn cam-dystiolaeth 
yn erbyn eu brawd neu eu ehwaer er eu niw ed ; huasai yn well 
i’r cyfryw pe byddent wedi eu suddo yn eigionau y mòr, na. 
digio plant Duw. Gwae i’r rhai- hyny sydd yn ll«drata, oblegid 
eu gweithredoedd a wneir \n amlwg, a chyfiawnder a baru a 
ymatìant ynddynt yn yr awr na thyhiont. Gwae y rhai hyny sydd 
yn caru enìlib, ac ni pheidiant ddweyd yn ddrwg am eu hrawd 
a’u chwaer, oblegid hwy a ddirraygir gan Dduw a dyn, a’u gob- 
eirhion a ddiflanant ymaith ac a ddarfyddant. Gwae pawb yn 
mhlith y Saint a droant oddiwrth eu cyfiawnder ac a wnan* 
ddrygioni, o herwydd y raae dydd mawr vr Arglwydd gerllaw, a’u 
rhan fydd gyda’r rhagrithwyr a’r anghredinwyr. 

Bydded i’r Saint santeiddio eu bunain yn eu corff a’u hysbryd> 
fel y byddo i’r Ysbryd Glán, ynghyd â’i alluoedd a’i roddion 
cydfynedol, gael ei amlygu yn fw’v ; oblegid y inae’r dinysirydd 
allan ar y ddaear, a rhaid i’r Saint fyw trwy flydd. Ond,. p» 



UDGORN 8EION. 


‘2'2H 

fodd y gallwn gael ffydd, o« esgeuìuswn y cyngborion doetb & 
ordeiniodd Duw' er eiu diogelu ! 

Mae yr amser yn agosáu pan y byddaf fi yn eich gadael, a 
myned tua'r Dyffryn gyda'ra teulu, yn ol dymuuiad y Brif Lyw- 
yddiaeth, fel y gwelir yn eu hepistol diweddar. Ond sicrhaf 
chwi, auwyl frodyr, y bydd yr amlygiadau o yinddiried anaiferol, 
ag y îoae’r Saint yn rahob man wedl ddangog tuag ataf fi, gael 
t*u meithrin yn barhaus genyf gyda chalon ddiolchgar. Byddaf 
vn edrych o hyd ar y tymmor byr hwn o’m bywyd yn lulilith 
dyddiau dedwyddolaf fy mhererindod. Ac os bum i yn offeryu 
dystadl yn llaw Duwi lesoli rhyw rai o’r Saiut, n**u i belaethu ei 
achos yn Mhrydain Fawr, bydd hyny yn gweinu cysur raawr a 
pharhauspan yn mhell raewn hinsoddau ereill. 

Mae y Saint yn y wlad hon yn anwyl i’tn calon ; yr wyf wedi 
gweled eu trallodion, eu llafur caled. a’u gorthrymder, ac y mae 
fy nghalon wedi cwynfanu uwchben eu helbu^on. Yr wyf wedi 
eu caru o herwydd eu honestrwydd yn derbyn y genadwri o 
wirionedd ag y mae Duw wedi danfon ei weision gostyngedig 
i gvhoeddi : yr wyf wedi eu caru o herwydd eu dymuniad taer i 
weithredu cyfiawnder a gwrandaw argynghorion y uefoedd : yr 
wyf wedi eu caru o herwydd eu ffydd a’u cariad tuag at Dduw 
a’i wirionedd; yr wyf wedi eu caru o lierwydd eu bod hwy wedi 
fy ngharu i; a phan yr wyf yn gweled eu tlodi a’u dyoddefiadau, 
mae fy enaid yn yraofidio drostynt, a’m llygaid yn cael eu 
llanw â dagrau. Yn nghyflawnder fy nghalou y galwaf arnat ti, 
O fy Nhad a’m Duw. Yr wyf yn gofyn i ti, O Dduw, i edrych ar 
y rhai hyn, fy mrodyr; wele, pa fodd y maent wedi llafurio yn 
galed y blynyddoedd raeithion hyn, tra yr oedd eu plant yn 
gwaeddi am fara: wele hwynt, O Arglwydd, wedi eu gostwng 
mewn trallod, dan y beichiau trymiou a osodir arnynt gan eu 
tasg-feistri creulawn ; a phan y hyddot yn edrych, O Arglwydd, 
ar y trallodiun mawrion hyn o eiddu dy blant dy bun, boed i’th 
yuiysgaroedd gael eu llanw o dosturi tuag atynt ; bydded i iach- 
awdwriaeth a gwaredigaeth ddyfod ar frys : nac oeda, rhag i’th 
bobl gwympo dan y iau drom a threngu. O Arglwydd, mae dy 
bobl yn y wlad hou wedi dyfod yn bobl lliosog, ond nid dyma 
eu gorphwysfa — mae eu llygaid a’u calonau tua mynyddoedd 
Seion — V tir ag wyt ti wedi ordeinio i l'od yu breswylfeydd i’r 
cyfiawnion yn nyddiau eu trailod. Gogouedda Jy euw, O Dad, 



t’DGOBR SElON. 


0*29 

trwv weithio nllan waredigaeth gyflym i'r bobl lliosn» hvn, f»*î y 
hyddo iddynt orphwyg gweddill eu dvddiau oddi* rth eu ca^th- 
iwed caled, yn yr hwn y gwasanaethaaant Casgla y bohl 
hyn ynghyd, f»*] y byddo iddvnt hwy a'u plant ddysgu dy ffyrdd 
yu fwy perffaith, a rhodio yn dy lwybrau, ac lel ua fyddo iddynt 
mwyach gael eu hurwain ar gyfeiiiorn gan draddodiadau gwag 
a ffol y Cenedîoedd ; ie, O, Arglwydd, achub dy bol»l am byth. 

Tebygol y bydd i mi adael Lloegr tna diwedd y gauaf nesaf, 
neu yn gynnar yn y gwanwyn, ac efallai yn gyni ; i*nd yr wyt 
yn Uawenhau yn fawr y gallaf eic]i gadael dan Jywyddineth a 
gofal uu o'r Deuddeg, sef Frauklin D. llichards, llafur blaenond 
pa un yn y wlad hon sydd yn ddigon hysbys, ac a werthfawrogid 
yn fawr gan y Saint. Mae ei ddiwydrwydd ditiino yn aclios v 
gwirionedd — ei ymarweddiad duwiol-frydig, yn gyssylltiedig a 
thymher fwyn a charuaidd — ei rinwedd a'i burdeb rhagorol, 
mewn undeb â ehynneddfao mawrion, wedi eu cyfoethogi gau 
ddoethineb a gwybodaeth y nefoedd — wedi ei gymhwyso yn 
rhyfeddol i’rswydd anrhydeddus a thra chyfrifoî o lywyddu dros 
yr eglwysi lliosog a ymddiriedir yn fuan i’w ofal. Bydd i'r 
brawd Richards weithredu mewn cyssylltiad â mi fel cynghorwr 
tra y byddaf ya aros yn y wlad hon ; a gobeithir trwy ein cyd- 
yradrechion y byddwn yn offerynau i gynnyddu achos mawr y 
gwirionedd yn y rhan hon o winllan yr Arglwydd. 

Mae rhai o’r henuriaid llywyddol wedi bod yn hytrach yn 
esgeulus i ddysgu cyfraith y Degwm, yn unol ar cynghoríon a 
roddasom ni o’r blaen. Dylai llywydd pob cynnadledd edrycli 
fod pob aelod o*i eglwys oddiwrth yr hwn y gofynir degwm, yn 
cael ei ddysgu yn nghylch ei ddyledswydd ar y pen hwn ; dang- 
oswch iddynt yr anghenrheidrwydd o ufydd-dod trwyadl i’r 
gofyniad hwn o eiddo y nefoedd, y mae mor anghenrheidiol â 
rhyw ofyniad arall ; ni chyfiawnheir neb wrth esgeuluso y 
y cynghorion a roddir yn ei gylch ; ni lwydda neb a gymroero 
arno dwyllo vr Arglwydd, a dianc yraaith i’r America efo ei 
eiddo a’i ariau, heb daiu y ddegfed o honynt yn y wlad hon. 
Mae Duw wedi gorchymyn, a rhaid i ddyn ufyddhau ; o herwydd 
cyfiawnder a barn yw cosp anufydd-dod ; o ganlyniad annogwn 
y Saint i ufyddhau i gyfrailh y degwm ; ufyddhewch iddi yn 
drwyadl gyda chalonau siriol ; ufyddhewch iddi yn ddioedi. Yr 
wyf yn barod wedi benthycia dros £200 uwchlaw y degwm ag 



tDGC/RS SEIO*. 


230 

oedd genyf roewn lla\y, t*r danfon hoelion, gwydr, a phethau 
ereill perthynol i’r deml, i*r Dyffryn : yr oedd hyn yn angben- 
rheidiol fel y gollid eu daufon droaodd y tymmor h«n, fel na 
fuasai y gwaith mawr yn cael ei attal. Ithaid i'r swm a fen- 
thyciwyd guel ei thelu yn ol o íewn ychydig wythnosau ; o g&nlyn- 
iad galwn ar lywyddion y cynnadleddau i wdryoh íod pob dyu a 
ddylai dalu degwro, yu gwneyd ei ddyledswydd yn ddioed, fel y 
byddo trysorfeydd yn yslordy yr Arglwydd i gyâawai y bwriadau 
a enwir yn nadguddiaduu a chynghorion y nefoedd. Dysgwch y 
Saint sydd ag eiddo. y rhai na ymdrecbant ufyddbau i’r gyfraith 
hon o eiddo y nefoedd, y bydd i Ysbryd Duw ddechreu cael ei dyru 
oddiwrthynt, ac V bydd llaw yr Arglwydd yn « u herbyn ; a dar- 
fyddant lwyddo yu eu goruchwylion trafnidiol, a bydd roelldith 
ar lafur eu dwylaw ; ac os na edifarhaut, gwywaiu raegys cangnu 
u dynir o’r wiowyddeu. 

lthaid i'r Dryuorfa Ymfudol Harhaus hefyd gael ei chadw 
niewn golwg; a dylai y ShìuI gael #*u dysgu yn fanwl yughyioh 
y pwysigrwydd o wueuthur yr oll yu eu gallu tuag at fwyhau y 
drysorfa hon ; raae wedi ei scfydlu yn benaf er llesâd y tli>dion, 
ac i gael ei defnyddio yu ol y cyl’arw yddiadau a roddir o bryd i 
bryd gau y tíTrif Lywyddiaeth. Bydded i'r holl drefniaduu a’r 
cynghorion a roddwyd i’r Suint. yn fy ahsennoldeb, gan y brawd 
Krankliu D. Richards, raew n perthynüs i gasgltad y drysorfa lion, 
gael eu gosod mewn gweilhrediad. Danfoned trysoruyr y cyn- 
nadledilau yu ddioed i’n 9\vvddfa ni, swm y trysorfeydd sydd 
ganddynt mewn llaw, ynghyd â chofres o enw au y cyíranwyr, y 
swm a gyfranodd pob un, ac hefyd enw y gangen a’r gynnadledd 
lle roae pob un yn byw. Ar ol gwneuthur yn ol y cyfarwyddyd 
hyn, byddod i drysorwrr y cynnadleddau ddanfon taliadau chwar- 
terol a mynegiadau i ni, sef, ar y laf o Hydref, y laf o Ionawr, y 
laf o Ebrill, a'r luf o Awst. Gan na fydd ein swyddfa yn g\-f- 
rifol ond yn unig am y trysorfeydd a’n cyrhaeddant, gwnawn 
gyhoeddi o bryd i bryd, os bydd anghen, enwau yr holl gyfran. 
wyr, ynghyd á’r swm a gyfrauwyd (gyda’r eithriad i’r rhai hyny 
a ddyrouuant i ni wneyd fel arali). Bydd tuedd yn hyn, i ryw 
raddau, i ddarganfod uurliyw anonestrwydd ar ran y trysorwyr. 
Gobeithiwn, pa fodd bynag, na cheir allan fod un anonestrwydd 
yn bodoli yn mhlith y Saint, ond y bydd pob dyn yn ffyddlawn 
.a gofalus yn mhob peth a ymddiriedir i'w ofal. Yr ydym hefyd. 



•UDGORN SEION. 


Tn dwevd wrth yr holl Sdint, na fydded i ddim o’r Drjsorí» 
Ymfudol gael ei ddefnyddio tuag at unrhyw gostiuu, ond bydded 
i bob costiau a achosir trwy brynti Uyfrau cyfrif rhad i’r trysor* 
wyr, neu trwy ryw tîordd arall, gael eu setlo gan y cangenau, yn 
annihynol o'r drysorfa hon. 

Mae anghen tnawr am gre’fftwyr o bob math yn ngwlad y Llyn 
Halen. Gelwir yn fawr am ffwrneisieo, fotyet^ gweithiau gwydr, 
gweithiau pridd lestri, gweithiau cotwm, lliati, a gwlan. Chwilied 
llywyddion y cynnadleddau yn fanwl yn mhob cangen dan eu 
Uywyddiaeth, am bob raath o grefftwyr a gweithyddiou doeth, 
medrus, a dyfeŵgar. Cynghnrwch y cyfryw o honynt sydd à 
raoüd, i fyned yn union i'r Dyffryn ; a chvnghorwch v rhai sydd 
heb ddim, i wneyd pob ymegniad i gael modd, a bod yn baroa 
pan elwir atn ùanynt, os bydd trysorfeydd yn cael eu defnyddio 
í’w cyunorthwyo; a chotìwch y dywediud, y bydd Duw yn helpu 
y cyfryw o’i Saint ag u geisiant yn ddiwyd a gonest helpn eu 
hunain. Mae gan lywyddion y cynnadleddau luwer o ddyled- 
swyddau i’w cytìawni mewn cyssylltiad ag iechvdv. riaeth dym- 
morol y Saitít, yn gystal ag ysbrydol ; na fydded iddynt, gan 
hyny, fod yn bwyrfrydig mewn perthynas i'r cynghor hwn. 
Annogasom chwi ynghydch y pethau hyn fìsoedd yn ol mewn 
amrywiol o’r Stars , a gobeithiwn yn ostyngedig nad ydycb wedi 
an^hofìo pynciau a ystyriwn ni o gymmaint pwys i lwyddiaut 
plant Seion. Os gelìwch gael dyniun ag eiddo, y rhai nad ydynt 
erioed wedi bod y r n ymwueyd â busnes weithyddol, ond sydù yn 
foddlawn gosod eu hariau i sefydlu busues o’r fath, dysgwch 
hwynt mai eu braint yw gwneuthur hyny, ac y cânt eu bendithio 
ar eu canfed y*n y bywyd bwn, heblaw medùu y boddlonrwydd o 
weled cannoedd o filoedd o Saint yn cael eu llesoH trwy eu 
gweithfaoedd. Cyfoded y Saint yn Mlirydain Fawr ag un galon 
a meddwl i gytìawni y gwaith mawr a galluog sydd o’u bìaen, a’r 
Arglwydd eu Duw a’u bendithia liwynt, ac a nertha eu dwylaw 
hwynt, ac a’u galluoga i gytìawui rhyfeddodau yn ei enw. Gal- 
wyd hwynt i wneuthur pethau mawrion; na fydded iddynt, gan 
hyny, wan-galoni na rhoi i fyny, oblegid y mae Duw gyda hwynt. 

Gyda theimladau o gariad tuag at yr holl Saint, a chyda dym** 
'îmiad am eich llwyddiant, tauysgrifiaf fy hun, 

Eich brawd yn nheyrnas Crist, 

Orson Praxt. 

‘15, Wilton Street, Liverpool, Meb. 23, 1850. 



532 


LDGORS’ SEION. 


GWVL DE YN LIVERPOOL. 

Cvnnaliwyo pwyl dé yn y dref uchod pan y Saint, ar y 30ain o 
Orpheuaf diweddaf, i roesawj dychueliad yr Apostol Orson Pratt 
yn ol o Council Bluffs, lle y bu yn ddiweddar yn yraweled a’r 
awdurdorlau yno. Cyrhaeddodd y brawd O. Pratt adref yraa ar y 
17ep n Or|ihenaf. Yr oedd o bymtheg i ugain o lywyddion 
cynnadleddao wedi eu gwehodd i*r uledd, ac yn eu plith yr oedd 
V Llywydd W. Phillips, a ninnau. Dysgwylid y brawd John 
Taylor i fod yn bresennol, ond rywfodd neu gilydd methodd 
ddyfod. Yrogyunullodd y swyddogion a’r Saint erbyn chwech 
o’r gloch, i’r Music Hall, lle yr oedd té rhaporol wedi ei barotoi* 
Wedi canu toii neu ùd«\ gyda’r orpan, gal«yd Uy wydd y g\u- 
nadledd i lywyddu y cyfarfod ; ac yua wedi i’r gynnulleidfa 
fendithio V hwyd trwy g.inu, darfu iddynt ddiwallu eu hunain o'r 
pethau da o^dd ar y hyrddau. O, roor ddedwydd y teimlem ni 
\n mhlith yr Apostolion Prait a Richards, a'r holl swyddopion 
erpill ap oedd vn bresennol. Oddeutu saith o'r gloch, yr oedd yr 
holl pannoedd Saint a chyfeillion yn barod i wrandaw eilwaiih 
ar y canu peraidd ag oedd yn dadseinio trwy yr ystafell, ac 
ar vr areithiau galluog ag oedd i gael eu traddodi. Yna galwyd 
ar G. D. Watt, O. Pratt, Flanitran, Cummings, Wheelocfc, Halli- 
dav, Collins, J. Davis, Russel, F. 1). Richards, ac ereill. Canodd 
amrywiol swyddogion yn hyfryd rhwng y gwahanol areithiau. 
Cawsom ein difyru yn y dull hyn hyd un ar ddeg o’r gloch, pan 
v barnwyd yn ddoeth i ymadael. Yr oedd pob rhai yn teiralo 
yn llawen wrth gael y pieser o roesawi y brawd Pratt yn ol, sof 
un ag oedd wedi gweyd cymmaint o ddaioni yu ein plith. Dan- 
gosodd y brawd Richards ei werthfawrogrwydd mewn modd 
hyawdl iawn, ac erfyniodd y bnasai y brawd Pratt yn gadael 
ei fantell iddo ef pan yn ymadael â’r wlad yn y gwanwyn 
nesaf, yn ol y cyfarwyddyd a roddir yn yr Epistol Cyflfrediuol 
diweddaf. 


GOFYNIADAU AC ATEBION. 

1. Dymunaf gael eglurhad ar y geiriaa “ pan ddelo yr amser- 
oedd i orphwys o olwg yr Ajglwydd,*' a welir yn Actau iii, 19, 
Ymddangosant yn annealladwy i mi. — T. L. 


UDC.ORN sfion. 


2 »» 

Mae yr yraadrodJ uchod yn y Saesnfg, yn esbnnio ei hunan. 
Owuelem ni gyfieilhu y geiriau fel hyn : — “ Pan ddelo, o bresen* 
noldeb yr Arglwydd, yr arnaeroedd i orphwys.’’ 

2. P« eiriau sydd i’w harforyd wrih fedyddio ?— Ieuanc. 

Ond odid mai cyn geni ein hrawd yr Hiebasoin y cwestiwn hwu 
or biaen, neu efaJlai cyn iddo ddysgu dMrllen. Hdryched yn 
Rhifyn 13, lud. 2-1, a chailf ei foddlooi. 


IiLYTHYR ü FFRAINC. 

7 Rue Tourmon , Paris , Awst 8, IH50. 
Anwyl Frodyr Wm. Piiiu.íps a Joiin Dayî», — Yn Bouiogne, 
ar y 21ain o Fehefln, codasnm yn fore. Anerchodd y brawd Tar- 
lor ein Tad nefol, gan ddymuno arno i agor calonau prif lywydd- 
ion y deyrnas hon, er hwylusu y genadiaeth. Wedi hyny, aethum 
at Alesfiieura Fountaino, arglwydd maer Boulogne, i ofyn ain 
ganiatad i bregethu efengyl Iesu i drigolion y dref lion ; yr hyn 
a ganiataodd yn foneddigaidd, gyda’r serchogrwydd rawyaf. 

Wedi hyny aethura at foneddwr o’r enw Monsieur Tatar i ofyn 
ara ganiatàd i bregethu yn ei Salé de Concerts,” yr hyn a gan- 
iatawy d yn y tan. Yna aethura at olygydd y newyddiadur 

í uterpreter,” Mr. Pater, i ofyn am ganiatâd i ysgrifenu Mor- 
moniaeth yn ei bapyr ; yr hyn a ganiatäwyd yn union. Atebodd 
Duw ein gweddi ; da yw dechreu gyda Duw yn /oreu am fendith. 

‘ Ton Père qui te voit dans ie secret, te le rendra publiquement” 
tMath. vi, 6). 

Yn hwyr y dydd, aethom i iawr i’r traeth yn ymyl y mòr, lle 
7 darfu i mi a’r hrodyr Taylor, Bolton, Piercy, Pack, a Stayner, 
fyned ar ein gliniau o flaen yr Arglwydd. Gweddiodd y brawd 
Taylor y weddi ganlynol : — 

“ O Dduw, ein Tad nefol, wnle yr ydym ni, dy weision, vu 
y®grymu o’th flaen, ac o eisieu lle rawy cyíieu9, ar draeth y mòr 
yn nghysgod y nos, yn ddisylw gan blant y byd bwn, yr ydym 
yn galw arnat, oblegid tydi ydyw ein Tad ; canys y mae dv dda- 
ioni arnom, a’th drugareddan ŷn helaeth tuag atom. Ti Jefaraist 
with rai o honom sydd yn bresennol trwy enau dy weision, tra vr 
oeddym yn nyffryn y mynyddoedd, yn mhell yu vstlvsau y gog- 
ledd, am adael ein cartref a’n teuluoedd, a dyfotl i’r lle hwn i 
.hregethu dy efengyl. Hyd yma yr ydym wedi ufyddhau i’th air, 
ao yr ydym yma yn ol dy gynghor. Dygaist ni yn ddiogel, tra 



UDGORM SE íOîf. 




yn teilhio mynyddoedd, anialwch, dyffrynoedJ, afonydd, a mor- 
oedd; ceduaist ni rhag pläau, beiutiau, llong-ddry lliad, a'r 
c.edd\ f, uc y mae ein hywyd wedi bod yu ueilhfuwr yn dy olwg ; 
ac welp iii \ma yn golofuau hyw o'th ddaicui. Y inae yina ereill 
helyd, aef ciu brawd Howella, a fu yiua yu Hafurío o'n blaeu, a'r 
brodyr ereill sydd wedi dyfod gyda ui, sydd wedi gadael t*u teulu- 
o«dd rr dyfod yraa i weitliio yn dy winllau. Kin Tad suutaidd, 
yr ydyui yn gofyn yn enw lesu, am ddoethineb i osod o riaen y 
b<#bl liyn, egwyddorion tiagywyddol y dwyfol wirionedd ; cany s 
yrydymwedi dyfod i ddadgloi dôr bywyd ac iechydwriaeth i'r 
deyrnas hun. Yr ydym yn gofyn am i ti ein cynnorthwyo yn ein 
bymdrechiadau i gyjlawni y galwedigaethau sydd «edi s\rthio 
arnom, uiewn dull a ddug ogoniaut i’th enw, ac aurhydedd i ni 
«n hunain, fel y delo miloedd yn y lir h»n i lawenhuu y n nghyf- 
lawuder oendithion efengyl y tangnefedd. Yr ydy m yn gweddio 
arnat, O Uad, i 1\ wudraethu calonau y bobl hyn, yn y fath fudd, 
íel y cynnorthwyont ni yn y gwaith hwn— fel y gallom gael cvf- 
leusdra i bregetha dy efengyl i bob gradd ac enwad o ddynion — 
fel y casgler y rhai ouest eu caluii ynghyd i fwyuhau yr un 
beiidithion ag a ddadguddiaist i ni. Yr ydy m yn gweddio am i ti 
eîn gwisgo <1 doethineb, goleuni, a dcalltwriueth gallu dy Ysbryc, 
fel y byddom yn alluog i anrhydeddu ein galwedigaeth oruchel a 
aaniuidd, yn inhoh selyllfa ac auigylchiad. Dyro i ni ddoethiueb, 
íel y gwybyddom pa bryd i lefaru,a pha bryd i dewi — pa egwydd- 
orion y gwirionedd i'w gosod o’u blaen, a pha betb i'w wadw,— fel 
ua byddo i ni un aiuser, itewn gair neu weithred, fod yn graig 
rhwystr ar ffordd yr onest eu calon. Bydded i ti fnddeu ein 
gwendidau. Ein Tad sautaidd, os pechasom yn dy erbyn mewu 
tueddwl, gair, ueu weithred, yr ydym yn enw Iesu yn gofyn aui 
i ti ddileu eiu camweddau, ac na chofia hwyut yn ein herhyu 
tnwyach byth. (Jwregysa ni â nerth doethineb Ysbryd y Goruchaf, 
íel y byddom yn alluog i ymddwyn cin hunain yn anrhydeddus 
fel gweision Duw, tra y hyddoiu yn teithio yn y tir hwn. Cyn- 
norlhwya ni i gadw ein cyrff a'u hy sbrydoedd yu bur o'th flaen. 
Yr ydyui yu gofyil hefyd am i li feiidilhio eiu gwragedd, ein 
plant, a’n teuluoedd ; gwisg hwyut â’th Ysbryd Glân ; 
eysura hwynt yn eu sefyllfa unigol. Bvdded i'th angyüon, U 
Dduw, gastellu o'u hamgylch, a’th Ysbryd i’w gordoi cyíiawna 
eu holl augheniou, ac na ad iddynt fod uiewn eisieu un daioni a 
fyddo yn tueddn i’w gwneyd yn gysurusac yn hapua. Diogela 
hwynt oddiwi th y dinystrydd, ac oddiw rth ddwylaw y drygionus. 
Yr ydym \ u gofyn, O Dad, am i ti fendithio dy w as Brighaui 
Young, ynghyd Ä’i gynghorwyr; gwisg hwyut â nerthdy Yshr\d, 
ac agor iddynt ildadguddiedigaetliau y nefoedd. Bendithia dy 
holl Saint yn y Dyffryn, ynghyd â Hywyddion a chynghorwyr dy 
eglwys. Beudithia dy bobl trwy y byd, a gwna iddynt lawenhau 
ytiot fel Duw eu hiechydwriaeth. Bydded i ti gadaruhau dy 
beion mewn cyfiawuder, l'el y byddo i’r holl deyrnasoedd ym- 
gasglu dau ei bauer. Yr ydyin yn awr, Ü Dduw, yu ymgyssegru 



ÜDGORN SBfON. 


5 » 

tin htinain, eid pt»ragedd, a*n plant, yoghvd â’r b>n o!1 s v«l«i 
geiiro), i li ; obiegid dy blai.t di yd wn. a thydi yw rin Di.w ; «c 
yr ydyin yn gofyn aiu i lh dHiiu'nelcdd a’th fendith aros g)(U ui 
u 1 yn ailau b\th bythol. Amen.” 

Meh. 26. — Y mae Monsieur Ficlard, gweinldog v French >u 
Havre, wedi dyfod drosodd yma, ar eiu hoi o Llundain. Lfu 
oedd y cyutaf a gredodd yr efengyi \n Ffrainc, «edi iddo fy h< ii 
yu fanwl ain un u«r ar ddeg; gyda ni y mue am f\w, a dia'J y 
cymmer ei fe«lyddio y» fu.»n. Bob d\dd y mae gyda ni yu 
treulio ihan o’i amser ; ni ŵyr gyunuaint ag un guir >u yr iaith 
Saesneg. Y uiae yn ein cyrddau, ac yn mliob uian, fel ninnau. 
Tuedded Duw eí i wneyd brys i daliu ei goelbren yn ein plith ; 
can)8 y mae eisieu y fath uu yn fawr arnom. 

— 29. — Derbyoiasum lythyr caredig, yn rhoddi caniatâd i 
bregethu yn y Salè de Concerts, 21 Montseigny, oddiwrth faer 
tief Boulogne. 

— 30. Aethum pyda’r brawd Taylor i’r eglwys Gathoîig, lle y 
pregethodd yr ofl’eiriad yn yr iaith Saesneg, ar “Necessity o f 
works for sa!vution — works of piety, charity, ond peuitance.” Yn 
inhlith y gau, dywedodd lawer o wirionedd. Mynych yr eistedd- 
odd i lawr yn ei bwlpud, wrth bregethu, i gymmeryd pinch o snu[p. 

Gnrph. I. — Y mae, yu mhob heol o’r dref, y wyfcodaelh gan- 
lynol >u eael ei throsglwyddo i lygaid y dynion sydd yn syllu ar 
y papyrau yn gordoi y muriau; inaeut yn s>nu pa fodd y daeth 
Saint y Dyddiau Diweddaf i feddu y fath awdnrdod yu y lle 
Yna darllenant haues y darüthoedd ag y mae’r brawd J. Taylor 
yn bwriadu eu traddodi (admissiou free)mewn neuadd fawr yn 
nghanol y dref. 

Mae y llythyr bychan hwn yn ìiawn ; af rhagwyf yn y nesaf 
i ddarlunio V darlilhoedd a’r ddadl. Fy'm serch atoch oll. 

Wm. Hgwell. 

[Gwelsom hvsbysiad yti yr “ rnterpreter’* am y ddadl a fu 
rhwng y brawd Taylor a thri nen bedwar o bregethwyr seitaraidd 
yn Boulogne. N'is clywsotn yn iawn etto pa fodd y bu,ond bydd 
i ui gyhoeddi y cwbl pan glywom. — Gol.1 


RHEILFFORDD TRWY Y LLYN HALFN. 

YslYRiD unwaith fod yn anmhosibl gwueyd rlieilff'»rdd o’r Mis» 
sissipi ar hyd y tir i’r Môr Tawei, hc-ibio i Dilinas y Ll\n IIalen r 




unr.ons «f.ios. 


pi»n fud o ddeuddog i bymtheg cant o íilltiroedd o*r ffordd yn 
amddifad n goed f trigolion, n delnyddieu gwasanaelhgar tunp at 
prnnal y reilffordd. On«i dywed y “ New York Tribune” fod 
dargaufyddiad diweddar wedi ei wn»*yd wrth droed fryniau y Myn- 
yddnedd Creiglyd, o fodoliaeth cyllawnder o lo cannel gerllnw 
tarddiaiau yr afonydd Nebraska neu Platte, sef ar ffordd yr 
ymfudwyr i’r Llyn Halen ; a bydd y glo yn ateb dyben yn Ile y 
coed. Mae yn hysbys hefyd fod radn haiarn i’w gael o gyffiniau 
Missouri i’r M ynyddoedd Creiglyd; a thrwy gîo fod wrlh law, 
gellir gweithio reiliau yn y min. Nid oes un anhawsdra, rnte, 
i wneyd “ prif •ffordd' , i ddinas y Saint; gan hyny buan y delo 
i ben. 


O’R DYFFRYN. 

Copiwn o’r “ Frorttier Guardian” diweddaf, y dyfyniad canlynol 
o lytbyr a ysgrifenwyd yn Ninas y Llyn Halen, Desere», Tarh- 
w^id IS4f>, gan y Llywydd Brigham Y'oung, at yr Henuriad 
Orson Hyde: — 

“ Y’r oeddych wedi dnrpnru digotiedd o ddefnydd bara, £c., i’r 
cwmnioedd; dyniunai llawer o honvnt yn awr pe byddai ean- 
ddynt hanner barilaid o siwgr, yn lle eu dwy hariiaid blawd» o 
herwydd y raae yma ddiiínnedd o wenith, haidd, ceirch, ac hydd- 
wenith, ynehyd \ chloron, erfin, r.nrrots, be»*ts, pum|.kins, squash, 
Scc. A wyf tì yn dweyd fod digonedd o gloron ? Ydwyf! oblegid 
yr wyf yn gweled llawer o honynt yn feunyddiol; a gadewch i mi 
ddweyd, daeth brawd, y dydd arall, \ thriarddeg ar hueain o fwsh- 
eli o gloron i swyddfa’r degwm, fel y degled o gynnyrch un 
bwsheì o had ; yr oedd y cyfan a gododd yn dri cliant a deg ar 
hiìgaiiî o fwsheli. Cododd hrawd arall (Halliday) oddiwrth un 
bwsjiel o wenith, gant a phedwHr itgain o fwsheli. Felly, fe wei- 
wch fod genym ddigon o vmh'>rth — lluniaeth i ddyn ac anifail 
mewn cytiawnder; adymunwn arnoch i yru yn mlaen bob cyn- 
northwy a alloch. Alae’r gwaith yn fawr, a gweithwyr yn an- 
hawdd eu cael. Talwn ddolar a chwarter y dydd i law-weithydd- 
ion cyffredin, ac o ddau i dri i grefftwyr, trwy y cynnyrch uchod, 
ynghyd â choffi, tê, siwgr, llestri, dillad, botasau ac esgiditìu, cig, 
ìcc., neu mewn aur pur, os ewyllysiant. Dysgwyliwn y bydd y 
tymrnor nesaf yma yr un modd, ond ychydig yn well, a gwahodd- 
wn hawb i ddyfod a allo ffeindio eu ffordd ymo, ac a foddlonant 
aros wedi dod, a gweithio i adeiladu Seioti. Boed i fendilhion y 
Nefoedd orphwys arnoeh tra yn cynnoriliwyo i adeiladu teyrnas 
Dduw, vw gweddi eich brawd cariadusyn efengyl Iesu Cìrist 

“Bricham Yocìg.’ 


ÜDGORN rrior. 


237 


COFNODíON CYNNADLBDDOL. 

SIH ABERTLIH. 

Ctnnu.iwyi» rytura&nfa y swyUU hun yn Nghapel St Siliu. .ir 
y 2lain o Orphenaf, p r yU y cynufychiolwyd poduir o ffuugenuu, 
yn cynnwyu 12 o heriuriaid, 9 o oífeitiaiU, 2 uthraw, a 3 Uiacon; 
wedi eu beiyUdio, 9; y cyfanswn, ÄO. Yr oedd cannoedd wedi 
ymgynnull, a chafwyd cymmanfa Uda. — Alfred Clatk, llywydd ; 
J. Jameb, ysgriíen.dd. 

CYNNA DLEDh ORLLEWINüL MORGANWO. 

Cymraanfa chwurterol y gyiinaUledU hon a gynnaliwyj yn r 
Trndes' Hall, Ahertawy, ar yr 21ain o Orphenaf. Cynuryclnol- 
wyd 17 o gaugeiiau, yn cyiuiwys 1 archoífeiriad, titi <» henuiiaid, 
38 o offeiriaid, 31 o athrawon, a N o UUiaconiaid ; beüvddiwvU, 
29; torwyd allan, 17; bu farw, l f cyfanswm, 534. PregetbwsU 
gan y Llywydd Williams, Dr. L Ricbards, Pugh, Henshau, ac 
ereill. Prydnawn dranoeth, cynnaliwyd cyfarfod ì yfed t^ ac 
areithio, yn mha un y cymmerwyd rhan gan y Llywydd Phillip* 
a’r henuriaid uch<>d. Felly V terfynodd un o’r cymmanfaoeUd 
goreu a gafwyd hyd yn hyn yn Abertawy. — E. Williauis, Uy». 
ydd ; J H. Robertój ysgril'enydd. 

SIH BENFRO. 

Cynnaliwyd cyinmanfa sir Benfro, yn Hwlffordd, ar y 28ain o 
Urpbt naf, pryd y cynnrycbiolwyd 10 o gangenau, yn cynuwya 
18 o henuriaid,«9 o offeiriaid, 7 o atìirawon, a 1 o ddiaconiaid ; 
bedyddiwyd, 14; torwyd allan, ô; cyfanswm, 185. Cafwyd 
llawer o addysgiadau gwerthfawr oddiwrth yr Henuriaid T. Pugh 
a J. Morris, y rhai, gobeithiwn, a fyddant ar gof y Saint yn hir. 
£ — J. Morris, Uywydd ; D. Williams, ysgrifenydd. 


A M R Y W I A E T H A U. 


Awst. — Mae cyfartaledd cyffredin gwres y mis hwn ((50 o 
raddau) yn cyrbaedd eiddo Gorphenaf mor agos, fel ag y ma« 
Awst twyron-sych yn fynych yn digolledu am dymheredd isel yn 
y mis blaenorol. Yn nechreu Awst y cawn yn aml y gwlaw 
trymaf yn y flwyddyn. Gorphenaf ac Awst o hyd yw ein misoedd 
twymnaf, ac yn fynych y gwlypaf hefyd. Gwyntoedd dwyreiniol 




UDGORN ÍRION. 


a ffnrHetrinol sv<H yn cnel yr uchafitieth yn awr, nnd j>an íyddo 
K*latv trwra y inae’r gwynt yn arferol o ostepu. Mae y cynauaf, 
yn pyífredin, yn dechreu lua chanoì y mi«, eithr tua’r diwedd 
»netvn tymmorau diweddar. Addfeda yr haid<l yn gyntaf, hc yna y 
pwenitli a’r ceirrh Dechreua afalau p phêr addfedu y mi* 1i«d, 
a'r eirin i raddau. Mae amrywiol o tlodau dyeithriol hefyd yn 
blodcao tua’r un amser. 

Gwr Cloff y Deml — Dywred Peter Williams, yn ei sylwnaau 
ynghylch ffydd y gwr clofT, a gryhwyllir yn Act. iii, 1 — í l,fel y 
cHiihn : — “ Atn y cloff, ystyriwn nad yw cloffni, ua thlodi, Ä:c., 
yn arwydd fod Dutv yn dibrisio y cyfryw; y mae yn hosibl y 
deuant â’u hesgeiriau cloff, yn gynt i borth y nef nA llawer gwr 
gwispi; — ond, d'iliwch 9ylw, cdrych arrwm ni, medd yr Apostol ; a 
dÌHmmau fod yr Apostol yn edrych arm» yntau, a gweled ganddo 
>r un ffydd ap a welodd Paul gan yr efry ld yn l.ystra: y ma« 
l>uw yn rhoi ffydd, lle y mae ar fedr rhoi iechyd.” Onid yw 
v Pedr uchod, yn y sylwadau hyn, yn gymmaint o Formon â’r 
Pedr gynt? Harned pawb. 

Iìyled ac Anghariad — Y s.iwl a reda i’th ddyled, a fvdd rn 
debyg o redeg i dy angharu ara dy ddaioni. Bydd dipyn yu 
drwsgl wrtho, ac efe fydd dy elyn penaf. 

Gofal. — Cofiwch pan fyddo pob un yn gofalu am dano ei hun, 
foi\ pofal yn cael ei gyromeryd am bawb. 

Ymadael — “ Yr wyf yn awr ynghylch gwneuthur rhywbeth 
na wnaeth y Diafol i chwi erioed,” meddai rhyw offeiriad wrth ei 
braidd pan yn pregethu ei bregeth ymadawol; “ a hyny yw, yr 
wyf yn eieh gadael.” 

Tystiolaeth safadwy. — Gofynai dadleuwr mewn llvs pwladol 
ychydig araser yn ol i dyst, pa fodd y gwydnai efe fod y dyn a’r 
fenyw oedd yno yn wr a gwraig; ac atebodd yntau, “ O herwydd i 
mi glywed y fenyw yn difrio y dyn.” Ystyriwyd y dystiolaeth 
yn safadwy. 

Sail i Daenellu. — Clywsom i un wraig haeru wrch ei chym- 
Tnydoges, pan yn siarad am fedydd, mai taenellu oedd yn iawn, o 
'herwydl fod llun ganddi hi yn y tỳ yn dangos Ioan yn taflu dwfr 
ar ben Crist ! 

JYWYD SANT. 

Yn ddirmygedig gan y byd 
Y treulia ef ei oes ; 

Danposir iddo wp a gwawd, 

Tra bydd yn cario *i graes. 

Nitl rhyfedd hyn ; cari’s dyna'r modd 
Y* cafodd Crist ei drin ; 

Ni dd’wedodd Ef y byddai’n well 
I’w saint, nag iddo ’i huu. 


JOHN OAVtS, A8" R A-F F T D U, ttSRTU TR-TYUFtL. 


llim. 


w HH'Wi'H ALI.AN O HONI »11, 
('i* BAMILOfl) l>Y MIIUBL I." 


21 


NKU 

.#frnt g ŵaútt. 

i 

i 

Ct i MEDl, 1850 . [Pkks % . 








c t n r. n 

TLD. 


|»i»y yw y Twyllwyr f 

Dwylaw 241 

Y Mil BI)ii)ddoeüU— Y Don- 

lau «;«%)■ (lilol ........ 242 

Y TaU. y Mab. a'r Ysbryd 

Ci i:»n . — Yr YsüiyU (ilàu 246 


OufuuUluii ) tiyniniEufu Gyíf- 
ledlnol a |î) tiiiuliu )U )n 


Nloas y Llyn Halcn .... 251 
fachi't rliyfeddul )ii Abercaii- 

uid, Mcilbyr 261 

KewydU DdaoSwcdcn a Üni- 

ÄÖ2 

Oddiwiih y Biif Lywydd- 

iaelh .......... 


T S I A D. 

TUÜ. 

| Cofnodton CynnaUleUdol— 

6ir Dinbych 2U4 


Sir Miint 201 

Sir PcirionydU 204 

i Annywiaetbau — 


rtyUief 205 

Tcitbiwr UiiíüoI 205 

Prifaibrofa Deierei.... 2GC 


Teml Nai»voo 20tì 

Hen Oeil 200 

Ëibieu 200 

Caniirdwl 200 

Protiad 260 

Sylwail Call 200 

BalcbUer 200 




MERTHYR-TYDFIL: 

ARGRAFfWtD AC AR WERTH GAN J. DAV.S, GEOROETOWN; 
ar werth hepyd 

Gan j Saint yn eyfTredinol, a Mawer o Lyfrwertbwyr, 
trw) y Dean a’t Gogledd. 


1S50. 



AT El X OOllüRWYR. tc 


AT \ It V M FU DW Y It — DtIiì vr b«i)l Ymfodwrr f%nu Iljihrr 
rnudol M«*i»niK rn *»u u«uliuno| k*hk* , i> 4 u, «drìiwI 4 
KMvUi«l*rih |>a hrv»l r r«vunt eo 

Ac. t «4ii v by«M hyny yn •n<hmrhrrl.ol. C«»»o(n 1 % thy r 
yn dJibe«i«Ì4r oddturth y br«*il l'r*u, yn hubyiu nu 
ipll K»»»l Houg ihwylio.yn yr IK« nru y l?íed o'r mli 
u**ft4Í f niiil J7 jfmtlrrrhft gytunn ani un rrbrn htny. 
Ithnddir u»ibotlirih íftny Iftcli «*tto trwyr lytbyron, pao y 
«Irrbt iiir K*y bo«lirth gy «tr. 

Ci 4 " (í * n w*** 1 y* y gwwldui o Ifanei ('rmm«nf« (iriTrodinnl 
l)iu«»yi«l>u yn eynnry» ru'in<«r o ddim porth- 

rnnl i'w wyh.nl vn íu«ii, tnrddy iiautin ni4» igwHI iwdd «i 
gi««lw erbyn no rhiíyn ti«w«f ( er rowyr. crel 11« I beth«u 
dyddnro) ereill yn hwn. 

“ W. W " — Nld oer dim n’r Hft» Lyfr llunnin |’w c«el t eilhr y 
iO«e dignnnld o’r Xwwvdd. 

CiT Yr ydym we#|l ne»vd l 4ryr«(Tu 14 Crf«rwyddi»<!«u i'r Ymfud- 
wyr lua I)ina« y Llyn Baleii, mewn llyihyr odJiwith W. 
Morgan. K«ne«riUe f Iow«, «t yr II« iiuri«id W. IMnl.:|*« « 
J. D«ri» t Mcrthrr; yn yr hwt» y eytmwywir llythyr nddi- 
wrth yr Apoatnlion lientoti • Sinilh, ynghyd 4 Chapl. P. 
Jonea; hefyd dwy Hàn g«u (iwilym Pdu," Amcanwrd 
y cyfan Pw go<u>d yu yr lîugorn* ond m« thafM>m gael lk* 
iddynt ; «c o ganlyniad, anfouwn hwyut yn lyfrrn ceining 
i bob cftugen, yn ol 7a. t'K-h. y cant, gan hyderti n« fydd 
neb yn «ufoddlftwn i'n lieofndra yn «nf..n heb orcbytnyn, 
Bydd y Cyf«rwyddiadmu yn wertliiawr i bob ymfudwr, «c 
uin hvny achubed pttwh y c\i)e y «»n nu fydd ond ychydig 
yn cnel eu httrgrnHu. 

Mne llaner o ohehiftethau yn ein meddiftM. t ch»iff y rh«i 
da o hotiynt yuidda:<gn« rn eu tu>, p»n r caffom le iddrnL 

<F Bydd Haties C\ mmanf» .Mandcstcr yn bur drbyg o fod yn 
ein rhifrn nesaf. 

“ T. T.*' — Mi»o bod y swyddoginn yn ddiyslrr o’r Ifurf weddiau 
u orthyroy iiasom «u hnrleryd yu y S*pcr snntnidd, ru 
sicr o drist.iu yibryd Puw. 

C?" Wfdi «tRrniîu inwy nu h.mncr yr l'dcnrn, dprbyn.nwm 
lythyr lr« ilyild .rol oddinrrth CAl’I'. JÜ.NES, yr hiru a 
gyhoeddwn yn ddioed. 



UDGORN SEION, 

ü F P 

^ctcn p %aint. 


Rhif. ai.] Ai EDI, 1850. [Cyf. II. 


PWY YW V TWYLLWYR? 

ÄlYHYcn y jpelwir Saint v Dyddlau Diweddaf yn dwyllwyr, yn 
nghyda pliob enw annheih'np amll. l’abum y gwneir hyn ? I'a 
beth yw eu twyll ? Mae dyn yn ffbl os nad oea panddo reswm 
dros uaeddi twyll. Reth yw y prawf fod y Saint yn dwyllwyr, yn 
fwy na rhyw enwad aralì ? A\ o herwydd fod llawer yn dwejd 
hyny ? Gobeithir yn amRen. Ystyria, ddyn, pa heth yr ydwyt 
yn «i gylch. A wyt ti yn credu y Beibl ? Os ydwyt, gwrandaw ; 
pa beth a weli yn athrawiaothau y Saint yn groes iddo > Ai nid 
yw y Duw a gredant ynddo, yr un fath â’r Duw a ddesgriíia yr 
ysgrythyrau ? ac ai nid yn yr un Arglwydd a’r un Ysbryd Glân 
y creda y Saint, ag y gorchymyna y Beibl i bawb wneyd ? Ië, 
yn ddiau. Beth, ynte, yw y twyll ? Aí oeisio gan ddynion i 
gredu, odifarhau, a chymmen-d eu bedyddio er roaddeuant pech- 
odau ? N'a, nis gall fod twyll wrth bregethu hen bregeth Pedr 
ar ddydd y Pentecost; mae hono yn wirionedd. Wel, a all y 
Saint fod yn dwyllwyr wrth addaw dawn yr Ysbryd Glân i “hrtwb 
yn mhell, cynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein Duw ni 010 ;” a 
hyny trwy osodiad dwylaw? Mae hyn i gyd etto yn unol ag 
ysgrythyr, ac nis gall fod yn dwyll. Yn mha beth y mae’r Saint 
yn twyllo, ynte ? Ai mewn dweyd fod y Dyddanydd hwn yn 
dwyn ar gof y pethau sydd wedi myned heibio, a mynegi pethaa 
i ddyfod ? Ail ddweyd yr liyn a lefarodcì Iesu Grist yw hvnv„ 
3'id twyll ychẃaith yw dweyd, Eithr eglurhad yr Yfibryd ä 



C40 


UDOOaN SP.ÍO?f. 


roddir i bob un er llesAd/’ ac y caiff pawb a wnclo ewyliys y Tid 
wybodacth o'r gwirioncdd. Ai twyll, ynte, yw dweyd fod yr Yâ 
bryd yu cyfranu i bawb o'r ncilldu, rncgys y mae yn ewyllysb» 
ac ai twyll yw annog i ddeisyf y JonÌHu ysbrydol ? (>s m»i, 

twyll hefyd a ysgrifenodil Faul. Fwy, gan hyny, yw y twyllwyr? 
Nid y rbai sydd yn glynu wrth yr ysgrylhŷrau, gan nad pwy 
ydynt. A oes rhywbeth yn dwyllodrus yn y Saiut wrth ufyddliau 
i orchymyu Iago, i alw henuriaid, enelnnio ag oiew, gwt'ddio yn 
ffyddiog, a dysgwyl I’r Arglwydd gyfodl y claf i fyny? Dlin yn 
y incôur lleiaf. Chwilied pawb i mewn cyn *'»n am dwyllwyr 
Nid twyllwyr yw y eawl 8j>dd jn credu pob peth a ddyeirodd 
Crist a’i apostolinn. Pwy yw y ttcyllwyr, ynte ? Wol, oe oee 
rhaid galw twyllwyr or rywrai, galwcr byDV ar y rhui a fyddont 
yn efengylu yu wahauol i Fuul a'i frodyr, hyd y ninl p«' b\ddcnt 
angyliou, canys fe ddywt\l Faui, “ Eitbr pe byddal i ni, neu I 
angid o’r nefj efongylu i chwi amgen nâ’r hyn a efengylasom i 
chwi, bydded anathema.’ , Fe coûai pawb eiriau yr apostol, ni 
fuasai achos i neb betroso u pwy yw y twyllwyr !” 


AUDDODIAD DWYLAW. 

Yn “ Seren Gomer,’* am y rois hvn, ymddengys sylwadau gan 
Mathetes ynghylch y “ Sant Fonglercidiiiwch;'’ sef hod un o’r 
Saint yn y “ Drysorfa Gynnulieidfaol” yn daagos y tcbygohwydd 
sydd rhwng y Bedyddwyr a’r Mormoniaid. Nid yw Mr. Math- 
etes yn credu mai un o’r Saiut a ddarfu ysgrifenu; ond etto, gan 
fod yr ysgrifenydd hwnw yn galw ei hun yn “ Sant,” ymoeoda ein 
dysgawdwr arno fel ar un o’r Mormoniaid, gan ddefnyddio y geir- 
iau 4 Satanaidd,'’ a cethem,” gwallgof/’ “ Joe,” &c., yn arfau ei 
filwriaeth. Nid eiu bwriad ni yn awr, o herwydd diffyg lle, yw 
sylwi ar ddim o eiddo y parchedig uchod, ond yn unig dyfynu e' 
farn ar osodiad dwylaw (gwel tud. 262) : — 

“Arddodiad dwylaw a ddaw dan ei bawenau yn nesaf. Mae 
yr hyn a ddywed am byn yn fwy tebyg i wirionedd nâ’r hyn a 
lefarai o’r blaen. Mae yn wir fod rhai yu mysp y Bedyddwyr yn 
dodi dwylaw ar y bedyddiedigiou ar eu derbyniad i gyraundeb 
feglwysig; ond nid yw yn rheol gyffredinol herthynol i’r enwad, 
fel y mae goreu y modd. Mae yr arleriad, o’r tu'arall, yn colli 



IDGORN SKION. 


24 ! 


tir yn barhaus ; ac hydcrir y bydd yn nhir anghof yn mhon 
ychydig amscr. Nid yw y rhai ng aydd yn arfer ‘ arddodiad 
dwylaw' yn ein plith ni fel n Moriooninid, wcdi y cwbl ; nid yw 
y Bcdyddwyr yn profffsu eu bod yn cyfranu un fendith trwy yr 
arferind ; ond y raae y geihern Formonaidd yn cymmeryd amynt 
roddi yr Ysbryd Glán, er eu bod mor unalluog i liyny ag ynt i 
ddili >dd yr haul. I*arch i hen arferiad a duedda y Bedyddwyr i 
wneyd fel hyn ; ranent yn debyg i Isruel yn addoli y sarff wedi 
i’w dyddiau gael eu rhifo; tra mac y Mormoniaid, fcl Simon 
Magua, yn ei arfor i ddybenion uchel.geisiol, ac hunanol. 1 ' 

Dyna yw barn y Parcb. John Jones, Caersalem Newydd. nm 
09odiad dwylaw. Gwelwch gymmaint llai o barch o rydd y lied- 
yddwyr i’r “hen arfrriad” o oendind dwylaw, nng i*r w hen arfer- 
iad w o fedyddio ! Pa bryd y rhifwyd dyddiau gosodiail dwylaw ? 
Mae y Mortuouiad yn gosod dwylaw, fel yr apostolion, cr mwyn 
i’w bedyddiedigìon dderbyn yr Ysbryd Glân, neu gael eu geni o'r 
Ysbryd. Bai Siraon Magus oedd cynnyg urian am gael yr awd- 
urdud, ao nid dim arull. Mae y Saint yr un mor alluog i osod 
dwylaw ag oedd yr apostolion, ac y raae Duw yr un raor aliuog 
yn awr i gyfranu yr Ysbryd Glân ag oedd pynt. 

Wrtli roi heibio, gofynwu i Mathetra o« mai “ Ysbryd anffacl- 
odîg Dur” oedd yra arwain y Saint cyntefig, ynghyd â*r Bedydd - 
wyr yu awr, i odinebo, lledrata, a racddwi ? Os nage, nid efe 
sydd yn arwaiu ueb o*r Mormoniaid 1 wned hyny. 


Y MIL BLYNYDDOEDD.— DONIAÜ GWYRTHIOL. 

[Allan o Sf.ben Gomcr am Bluill, 1832 } 

Mr. Gomer, — Os perais gymmaint uflonyddwch i rai o’ch 
darllenwyr, trwy fy hysbysiad o’r athrawiaeth fìlflynyddol, beth 
fydd y cynhwrf a deimlant wrtb yr hyn yr wyf yn ei ddadganu 
yn fy ysgrif bresennid ? o hcrwydd yr iryfyu bwriadu baeru, 
gyda hyfder, y daliadau canlynol : — sef, bod trr hoU ddoniau 
gwyrlhiol a feddiannwyd gan y brif eglwys yn mhìith canlynwyr yr 
apostolion a’r efcnyylwyr , gymmaint yn eiifeddiaeth i'r eglu'j/s yn y 
dyddiau prescnnol ag yr ocddyrt iddi/nt hu-y yn y ganrif gyntaf \ »c 
nnd oes dim yn attal, ond bychander ffydd yu unig, i’r eglwys 
wneuthnr gwyrthiau y dydd heddyw gyda'r un mesur o nertb ac 
awdurdod ag y gweithindd yn ei hoes gynnaraf. 

Yn awr, mc«ld\ liaf y gwrlaf ryw un yn yraswyn rhagof, ac yn 
dywedyd, — ■** lielli yw'r ynfydrwydd hyn ? Onid yw ocs gwyrtb- 
iau gwedi myjicd litibío ?” Oud atebaf y cyfryw trwy ofyniad 



TDGOUN SEIOV. 


242 

arall, — Pu bryd y terrynodd yr oes hono P A pha bryd y tynodí 
Duw vmaith ei fraint-ysgrif oddiwrth yr eglwyar Atebed neb y 
pofyniad hyn, a myfi aymrwymafi wadu y cyfan a ysgrifenai»» 
ac i uneuthur penyd um dano. Eiihr vn hytrach y gwirionedd 
yw, fod Penaeth mawr yr eglwys gwedi rhoddi iddi fraint-yagrirf 
trwy ba un y cvimvsgaethodd hi h doniau gwyrthiol, ac ni th/n- 
odd eiioed mo honi yinaith trwy un werlhred ganlynol, ac uid 
oes dim nnd aughrediniaeth yn attal cytiawn arferia<l o’r holl 
ddoniau gogoneddus hyn. Er prawf, ein Harglwydd Iesu Gri«« f 
nrth ymudael û’i ddyscy blion ar ei esgyniad i’r nefoedd, a ddyw- 
edodd, Ewch i’r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i bob 
creadur, y neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig ; eithr v 
neb ni chredo a goodcmnir. A'r arwyddion hyn a ganlynant y 
rhai a gredant: yn fy enw i y bwriant allan gythreuliaid ; ac â 
thafodau newyddion y llefarant; seirtí a godant yraaith ; ac os 
yfant ddim marwol, ni wna iddyut ddim niwed ; ar y cleifv»u y 
rhoddant eu dwylaw, a liwy a fyddant iach.” Marc 16, 15, &c. 
Yn awr, pa le V mae y gwahaniad rhwng yr addewid o gadwedig- 
aeth trwv ffydd a’r addewid o ddoniau gwyrthiol } a pha le mae 
yr awdurdod i ddywedyd fod y diweddaf i derfynu yn yr eglwys 
o flaen y cyntaf? Ond yn y gwrthwyneb, pan mae yr un hiii- 
gylchiad yn cael ei fynegi yn Mat. 28, 18, &c., sonir am yr un 
gallu, a’i barhad trwy oes y byd, gan ddywedyd, “ Rhoddwyd i 
mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear ; ac wele, yr wyf fi 
gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd” 

Yr oedd y doniau hyn yn ymddangos yn mhlith y prif Grlst- 
ionogion ìuewn modd llewyrcbus, fel yr oedd yr ysbryd yn 
rhauu i bob un o’r neilldu, er adeiladaeth yr eglwys, megys y 
gwelir yn l Cor. 12, u Canys i un trwy yr Ysbryd y rhoddir 
ymadrodd doethineb, — ac i arall ffydd, — ddawn i iacliáu, — 
wneuthur gwyrthiau, — brophwydoliaeth, — wahaniaeth ysbryó- 
oedd,— araryw dafodau,— gytíeitliiad tafodau.” Bod y doniau 
hyn yn hanfodi yn yr eglwys vn y ganrif gyntaf, nid oee ueb o 
Gristionogion yn ceisio ammau. Ac y mae pawb hefyd yn 
barod i gyfaddef eu parhad trwy ystod yr eilfed ganrif. Y mae 
hefyd awdurdod hanesiol eu bod hwy yn cael eu harferyd yn y 
drydedd ganrif, ac hyd y nod yn y bedwaredd ganrif ; ac y mae 
rhai yn credu y gallant eu holrhain yn mhlith credinwyr mor 
bell i lawr â'r seithfed ganrif; ond eu bod yno trwy augbredin- 



i ncoiis' sfion. 


ÜJ3 

inelh, btdolrwydJ, a llygrrdigai-tli I’aliyddiaeib, gwedi llesRÛn 
au lywyllu i ’l falh raddau, nad yw liawdd iddeu rhanu uddiwriti 
gnu wyrtbiau eylwys Hliufain. Ond gofynaf elto, Pa brrd y 
pallodd y doniau gwyrthiol ? Os anaml yr ymddangosasant yn 
>• dyddiau diweddar o lygredigaelh crefydd a gwendid ITydd, beth 
uui hynyr Onid yw yr amgylchiad yn gysson ag ymddygiad Duw 
tuag at ei bobl dun yr orucliw yiiaelh Iuddewig. Yu yr umser cvn 
galwad Samuel, “ Oair yr Arglwydd otdd werthfawr yn y dyddiau 
hyny; nid oedd weledigaeth eglur.” Ac ar ol byuy, yr Arg- 
lwydd ni atebai i Saul, '■ na thrwy freuddwydion, na tbrwy Urim, 
nu thrwy brophwydi.” A thebygol yw, fod prinder mawr o 
weithrediadau gwyrthiol yn yr eglwys Iuddewig yu yr oesoedd 
nosaf cyn geni Crist Felly, os blinwyd yr Ysbryd, a ))heri 
anamlhau ei eglurliadau dan drawslywodraeth eglwys Rhufain, 
ac yn y dyddiau diweddar, o egwauder flydd, ac o anghredin- 
iatfih, pa ryfeddod yw ? 

Eithr rliai a huerant ei fod gwedi ei benderfynu y byddai i'r 
doniau hyu gael eu dileu trwy weithred awdurdodoi; ac i’r 
dyben i brofi hyn adroddant I Cor. 13, 8, 9,— “ Pa un bynag ai 
prophwydoliaethau, hwy a ballant, ai tafodau, hwy a beidiont, ai 
gw\ bodaelh, hi a ddiflana. Canys o ran y gwyddom, ac o ran 
yr ydym yn prophwydo ac yna bloeddiam, Budduyoliaeth. Yn 
awr, yr wyf mor barod à hwy i gyfaddef y bydd i’r peihau hyn 
ballu,— ond pa bryd ? gadêwch i’r adnod ganlynol ddangos 
“Eiibr pan ddeto yr hya sydd tier/faUh, yna yr hyn sydd o 
ran a ddilëir.” Nid oes neb a ddywed fod yr hyu sydd berffuilh, y 
TO TEAEION, eisoes gwedi dyfod, oblegid “gweled yr ydvm yr 
awrhon trwy ddrych, mewn dammeg ;” ond pan ddel, yna ni a 
welwn “ wyneb yn wyneb.” Y mae yn ddiaromheuol mâi yr hyn 
sydd berSaith yw teyrnasiad personol Crist ar y ddaear, yn ei 
ail -ddyfodiad, pan y gwelwu wyneb yn wyneb; ac hyd n?s y 
dolo yr amser gwynfydedig byn o adferiadpob pcth, ac o sefydliad 
y deunas filflynyddol mae y doniau vsbrydol i baihan yn 
etifeddiaeh i'r eglwys, yn gystal â pbob gweithrediad addauedig 
o eiddo’r Yshryd Glân ; ac yna ni bydd achos wrthynt mwjacli, 
o. herwydd fljdd a derfyna mewn gwelediad, a gobaiih mewn 
niwynhad. 

Os feily ydyw, ynte, — os oes gan yr eglwys y fath hawi i’r 
donian hyu, pabam nad yw hi yn eu meddiannu ? Atebaf, — O 



214 


CDGORN SEION. 


herwydd nad yw hi ddim vn eu ceisio ; ie, yn mhlith yr holl 
gynnulleidraoedd ag sydd yn myned dan en«r eglu-yM, pa rai 
sydd yn gweddio am ddoniau gwyrthiol ? ac os nad ydynt yn eu 
eeisio, ond yn hytrach yn ei farnu yn goelgrefyddol i weddio ain 
danynt, a ydyw yn beih rhyfedd eu bod yn amddifdd o honynt ? 
Eithr beth mae yr ysgrythyr yn ei ddywedyd ? “ Deisyfwch 

ddoìiiau yshrydul ; ond yn hytrach fcl y prophwydoch I Cor. Í4, I ; 
ac hefyd, — “ Deisyfwch y doniau yoreu Yn awr, pa fodd y 
üll neh, yn eu galw eu hunnin yn Gristionogion, ddiyatyru gair 
l)uw gymmaint A gosod ar y neilldn orchymyn raor eglur A*r 
un uchod ? A chan ys pa fo<ld y (lerbynier fy roarn gan eich 
darllenwyr, yr \iy( yn haera nad oes un eglwys neu enw o 
grefyddwyr yn gywir mcwn athrawineth, 09 nad yw yn arddel ei 
hawl i ddoniau ysbrydol, nac yn iawn mewn arferion, os nad yw 
yn gweddio ara danynt, sef yr amrywiol ddoniau uwch-naturiol a 
cnwir yn y 12fed ben. o 1 Cor. 

Unwaith etto clywaf y “ paham ?” yn cael ymadroddiad. Fo- 
liani na welwn y donlan hyn y'n ymddangos yn rliyw un neu 
gilydd P ac yn benodol yn yr ysgrifenydd, yr hwn sydd yn dadleu 
mor hyderus dros eu hanfodiad ? Atebaf, pe byddai genyf ffydd 
mor gadarn â galla eu derbyn, a santeiddrwydd buchedd mor 
bur â dysgwyl am en deTbyniadi etto, meddyliaf mai nid er 
boddhau dyinuniad rhyw un credadyn, yn ei unigol gals ei 
huu, y cyfrenir yr amrywiol ddoniau hyn, eithr er adeiladaetb 
i’r eylwys megys corûf, canys felly yr amlygir yn y pennodau « 
gyfeiriwyd atynt uchod. Ac megy9 y dywedais gynt ei fod yn 
annichonadwy deall yr ysgrythyran, heb dderbyn yr athrawiaeth 
íìlflynyddol ; felly yr ydwyf yn awr yn haeru fod rhan fawr o’r 
Testament Newydd yn anrahertiiynasol i gyflwr yr eglwys vo 
y dyddiau presennol, oddieithr fod y doniau ysbrydol yn addaw- 
edig iddi trwy bob oes o’i hanfodiad milwriaethol, yn ystod yr 
oruchwyiiaeth hon; oblegid nid yn unig trwy ambell ymadrodd 
yma ac acw y cyfeirir at y pethau hyn, ond y mae amryw 
ranau helaeth 0 ysgrifeniadau yr apostoiion yn cyfeirio at adfer- 
iad a choleddiad o’r doniau gwyrthiol, a’r rhanau hyny hefyd 
gwedi eu cymmysgu mor hollol ag athrawiaethau egwyddorol ac 
anghyfnewidiol yr efengyl, fel uas gwn pa fodd y gall neb 
gymmeryd arnoeu gwahanu, neu ddywedyd fod iddo awdurdod i 
wrthod un gyfrau, pan fyddo yu derbyn y nall. C. 



VT>r.ORN SKION. 




Y TAD, Y MAB, A’R YSBRYD GLAN. 

YR YSBRYD CI.AN. 

Ar ol rhoi ndJowiil yn rhifyn OorpheRaf i syíwi ar vr Yshtyti 
lìlan yn yr un canlynnl, rhwystrwyd ni i’w chytlauni cyn y 
rhifyn hwn ; a chan raai gwcll hnyr na hwyrach, MnoHodwn 
yn aivr i wn uthur hyny, er i ni gacl gnr|)hen ein sylwadau. 

Mae vr Yshryd Glan, yr hwn sydd yn ran o’r Duwdod, hef\d 
yn ddefnvdd sylweddol, t»*r un natur a phriodolcddau nicwn 
ílauer o hethau, ag yabrydion y Tad a'r Mab. Y mac yn hodoli, 
fel aj? yr awjrrymasom o’r blaen, inewn cyflawndcr anfesuratlwy, 
mewn cyssylliiad á phob byd defnyddiol. Gelwir of yn Dad yn 
yn yr ysgrythyrau, yn tçystal á'r Tad a’r Mab. Nid all Duw y 
Tad a Duw y Mab fod yn holl-bresennol ; yn wir nis gallaut 
fod hyd y nod mown dau le ar unwaith : ond y mae Duw yr 
Ybhryd Glan yn lioll bresennol—y mae yn cyrhaedd trwy bob 
gwagle, gan ymgymmysgu â phob rhyw ddcfnydd arall; etto, 
nis gall uii gronyn o'r Ysbryd Glan f«»d mewn dau lo ar yr un 
eiliad, yr hyn yn mhub aragylchiad sydd yn gwbl antnhosibl. 
Alae yn rhaid ei fod„vn hodoli roewn cyílawnder anhysbyd iadny, 
yr hyn yw yr unig ffordd i unrhyw ddefnydd alin bod yn holl- 
bresennol. Mae holl ryfeddodau aneirif y greadigaeth, yn eu 
dechreuad, wedi cael eu cynnyrcbu trwy bresennoldeb y sylwedd 
gwybodtis, holl ddoeth, a holl-alluog hwn a elwir yr Ysbryd 
Glan. Hwr. yw y defnydd bywiocaf yn y bydyssawd, gan eu 
fod yn gweithredu yn unol á rheolau gosodedig o eiddo ei hun, 
mewn cyssylltiad a’r Tad a’r Mab. Nid yw yr hyn a elwir 
yn grfreithiau natur yn ddira rawy na llai na’r dull gosodedig 
sydd gan y sylwedd ysbrydol hwn i weithredu. Y mae pob 
gronyn o’r Y'shryd Glan yn wybodus, ac fel rhyw ddefnydd 
arall yn meddu caledrwydd, ffurf, a maintioli, ac yn llanw lle, 
Nid all dau ronyn o’r ysbryd hwn lanw yr ua lle ar yr un 
amser, ac nid all un gronyu, fel y sylwasom eisoes, lanw dan le 
ar yr un amser. Nid yw yn y pethau hyn yn gwahaniaethu yn 
y gradd lleiaf oddiwrth bob defnydd arall. Yr hyn sydd yu ei 
hynodi oddiwrth ryw ddefuydd arall, yw ei bwerau hollaiitiog 
a*i ddoethineb anfeidrol, a Uawer o briodoleddau gogoneddus 
ereill, y rhai uid yw defnyddiuu ereill yu eu raeddu. Pe bua&ai 



UDGORN SEI02*. 


24 fi 

amrywiol o ronynau yr Ysbryd hwnyn bodoîi ynghyd ar ddnll 
person, yna buasai y person hirnw o eiddo yr Ysbryd Glan yra 
ddarostyngedig i’r un anghenrheidrwydd â’r ddau berson arall 
o*r Duwdod, hyny yw, nid allai fod yn bresennol yn mhoh 
man. Nid all rhif ierfyn*d o ronvnau fud yo hcdl-hresennol r 
rhaid fod rhif annherfrnol o ronynan, er hod yn holl-bresennol 
mewn gwagle annherfynol. Nid yw dau berson ag sydd yn 
derbyn dawn yr Ysbryd fílan, ddim yn derbyn yr un grooynau o 
hono yr un pryd, er fod pob un yn derbyn sylwedd ag sydd yn 
gynihwys o’r un natur. Byddai yr un mor anmhosibl i’r ddau 
dderbyn yr un gronynau ar yr un prvd, ag a fyddai i ddau ddyn 
yfed, ar yr un ams *r, yr un cwpanaid dwfr. 

Gall y gwahanol ranau o’r Ysbryd hwn gymmeryd arnynt 
wahanol ddulliau, fel y mae yn amlwg oddiwrth ei fod yn ym- 
ddangos ar un prvd ar lun colomen, ac tnegys tafodau gwahanedig 
o dân brvd arall. Mae vn amlwg befyd odJiwrth fod yr Iach- 
awdwr yn Uefaru am dano fel pers»*n : “ Ond pan ddêl efe , sef 
Ysbryd y gwirionedd, efe a’ch tvwys chwi i bob gwirionedd ; 
canys ni lelara o hono ei hun, ond pa bethau bynag a glywo, a 
lefara efe ; a’r pcthau sydd i ddyfod, a fynega efe i chwi.*’ 
(Ioau xvi, 13.) Nid oes fwy o anghyssondeb mewn bod un 
rhan o’r Y’sbryd yn bodoli ar lun person, nag sydd mewn bod 
rhan arall yn bodoli ar lun colomen, ac amrywiol ranau ereill yn 
bodoli ar lun tafodau gwahanedig o dàn. 

j\Iae yu amlwg fod y defnydd holialluog a elwir yn Ysbryd 
Glan wedi ei wasgaru yn helaeth iawu; oblegid dywedir am 
dano yn Gen. i, 2, ei fod “ yn ymsymud ar wyneb y dofrocdd ac 
yn Job xxvi, 13, dywedir i Dduw •* addurno y nefoedd ai Ysbryd 
Yr oedd gan Dafydd Frenin ryw feddylddrych am y cyüawnder 
mawr sydd o’r sylwedd hwn, ac ara ei wasgariad cyflfredinol, pan 
y gofynodd, “ I ba le yr af oddiwrth dy ysbrydî' * (Salm cxxxix, 
7.) Mae yu ymddangos mai yr ysbryd ag oedd yn ymsymud 
ar wyneb v dyfroedd, oedd yn offeryu yn llaw Duw i ddwyn 
daear aüuniaidd a pwacr vn drigfa i ddynion ac anifeiliaid ; ac 
ymddengys mai yr un ysbryd hefyd fu yn offeryn gan Dduw i 
ledaenu y nefoedd, a’i hardderchogi ag haul, lloer, sèr, a phlan- 
edau. Y T r oedd yr Ysbryd hefyd yn gynuorthwywr i’r Tad a’r 
Mab yn ngwneuthuriad dyn ; canys dywed Elihu, yn Job xxxiii, 
4, “ Ysbryd Duw a’m gwnaeth i ; ac anadl yr Hollalluog a’ui 



\ DGORN SEIOS. 


247 


bywiocaodd i.’’ Ond, efallai, tnai yr hyn svdd yn profi y pwnc 
hwn oreu o ddim, yw vr addewid a roddodd .J (t»wel Act- ii, l“.) 
sef, “ A bydd yn y dyddian diweddat' ímedd Duw) v tyn'alltnf o'm 
Husf/ryd ar bob enawd Vn awr, y m.io araser i ddyfod pan y b\dd 
prawf cyffredinol yn cael ei roddi, nuii sylwedd o'r lath a ddar- 
luniwyd, yr hwn sydd vn bodoli ar wahan oddiwrth V Tad a r 
Mab, yw yr Ysbrvd Glan ; canys fe fvdd p*»b cnawd vn »-t 
dderbyn yr un araser; a chan y bydd pnb cnawd yn wasffaredig 
ar hyd y ddaear, mae yu rhaid y bydd yr Ysbryd ni wast»aredig 
hefyd, ac yn “vmsyraud" ar wyneb y cyfan er adnewcddu pob 
peth. l)uw yw y person fydd yn ei dytralft, yr hyu i i l»*n«vs t 
er niüi Ysbryd yw Duw, niai nid Duw yw yr Ysbrvd fydti yn 
cael ci dywallt ar bob cnawd, ond sylwedd hollol ar w<tnan. Pan 
y soniwu am yr Ysbryd Glati yn wasgaredig yti rahob tnan, nid 
ydyni yn golygu et fod yn Uanw pob cyfran fechan o %vagle ; o 
herwydd, pe feîly byddai, ni fuasai lle i un del'uydd arall. lfu- 
asai sylwedd a lanwai pob gwagle yn llwyr, yn gaiedgortf 
anfeidrol, heh fàn-dyllau ac yn ansymmJol yn ei holl ranau , o 
ganlyniad, ntae yr Ysbryd yn hodoii inewu gwahanoi ranuu o 
wagle, mewn graddau rawy neu lai o dewedd, raegys gwres, 
goleuni, a gweir. Y sylwedd gogoneddus ac hollalluug r.«n 
sydd yn llywodraethu ae yn rhcoleiddio p<»b sylwed-i arail a’i 
bresennoldeb, ac yn cyucyrchu yr holl ryfeddoüau a briodonr t 
gyfreithiau natur; ynddo yr ydyra yn bodoli, yn byw, ac yn 
symud, a thrwyddo y derbyniwn ddoethineb a gwybodaeth, ac 
yr arweinir ni i bob gwirionedd, yn gyferbyniul i r raodd y 
caniatawn iddo i drigo u u raewn ac y derbyniwn ei addvsgiadau 
nefolaidd. 

Fe ddysgwylir, oddiwrthym, efallai, brofiadau ysgrvthyrol o 
eirwiredd ein sylwadau ynghylch fod yr Ysbryd Gìan yn 
sylwedd ar wahan oddiwrth y Tad a’r Mah, ac fe ymdrechwn 
eu rhoddi. Addawai Ioan Fedyddiwr i’w ddyscyblion, y cawsent 
eu bedyddio â’r Ysbryd Glan ac â thân (Math. iii, 11). Uefarir 
yma am yr Ysbryd, yn yr un modd ag y llefarir am ddwtr neu 
dân : yr oedd Ioau yn bedyddio â dwfr, a Christ yn bedyddio á’r 
Y T sbryd Glau, yr hwn raid fod yn rhywbetn heblaw Crist a’i 
Dad. Pan oedd Crist ei hun yn cyrameryd ei fedyddio. ac yn 
dyfod i’r lan o'r bedydd dwfr, cafodd ei fedyddio yn y raan a’r 
Ysbryd Glan, ar lun corffurol colomen, yn yr amser ag oedd y 



248 


t’DGORN SKI0fí. 


Tad yn llafaru o’r nefoedd. Yr oedd y sylwedd ysbrydoí liwn 
Vn dyfod oddiwrth y Tad, ac yn disgyn ar ben y Mab, yr hyn 
sydd yn brawf fod yr Ysbryd Glan yn rywbeth ar wahan oddi- 
wrth y ddau. Etto, yn Act. ii, 2—4, darllenwn fel byn .— “ Ac 
yn ddisymwth y daeth swn o’r nef, inegys gwynt nerthol yn 
rhuthro, ac a lanwodd yr holl dy lle yr opddynt yn eistedd : ac 
ymdddangosodd iddynt dafodati gwahanedig tnegys o dán, ac efe 
a eisteddodd ar bob un o honynt : a hwy oll a Utnwyd a'r Ysbrt/d 
Gfan Dyma yr nn syìwedd etto yn dyfod i waered o’r nef, 
yn ol yr addewid, ac yn llanw yr holl dy, gan gymmervd arno 
ffurf tafodau o dân, ac eistedd ar bob un o honynt, ynghyd â'u 
ìlanw oddifewn. Nii y Tad na’r Mab oedd y peth yma ag oedd 
yn bresennol, “ eithr hyn oedd y pcth a ddywedwyd trwy y 
prophwyd Joel, ‘ A bydd yn y dyddiau diweddaf (medd Duw) y 
tywailtaf o’m Hysbryd ar bob cnawd.’ ’’ Duw oedd i dywallt 
y peth yma ; a dywed Iesu Grist, “ A mi a weddiaf ar y Tad, 
ac efe a rydd i chwi Ddyddanydd arall, fel yr aroso gyda chwi 
yn dragywydd o ganlyniad, gwelwn mai sylwedd ar ben ei 
hun yw yr Ysbryd Glan, ac nid un o’r personau a elwir yn Dad 
a Mab, oblegid hwynt liwy sydd yn ei ddanfon. Prawf arall o 
hyn yw yr hyn a ddywedir ara Stephan yn Act. vii, 55, “ Ac efe 
vn gyflawn o’r Ysbryd Glan, a edrychodd yn ddyfal tua’r nef ; 
ac a welòdd ogoniant Duu, a’r Iesu yn sefyll ar ddeheulaw 
Duw.” Yr oedd cfe yn llawn o’r sylwedd ysbrydol hwn tra yr 
oedd yn gweled y Tad a’r Mab yn y nef. Bellach, meddyliwu 
ein bod wedi dangos digon i brofi fod yr ysgrythyrau yn cyd- 
dystiolaetbu mai sylwedd o’r fath a ddesgrifiwyd, ac un ar wahan 
oddiwrth y Tad a’r Mab, yw yr Ysbryd Glan. 

Mae yr Ysbryd hwn yn alluog i fod yn mhob man ar yr un 
pryd ; ond nis gall yr un gronynau o hono fod yn y nefoedd 
a’r ddaear yr un pryd. Er hyny, mae y gronynan sydd yu llanw 
y ddaear yn meddu yr un doethineb, gwybodaeth, gogoniant, a 
gallu, á’r gronynau sydd yn llanw y nefoedd ; gan hyny, er eu 
bod yn sylweddau gwahanol, etto mae eu perffeithderau a’u 
priodoleddau yr un. Un doethineb, un gogoniant, un gallu, 
sydd trwy bob rhan o’r defnydd gogoneddus hwn. Mae yr 
undeb hwn y fath, fel nad yw y rhan sydd yn llanw y ddaear 
byth yn croes-weithredu y rhan sydd yn llanw y nefoedd* 
Medda y sylwedd liosogrwydd o ranau,ond y mae y doethineb yö 



UDGORN SEÍON. 


2|9 


«nranadwy; y raae yn ddoethineb anfeidrol yn mhob rhan. Ni 
ellir rhanu doethineb yn rhanau,rawy nag y gellir rhanu cariad, 
gobaith, llawenydd, neu ofn. Mae gwirionedd yn gyrahwys yr 
un fath yn meddiant un dyn, ag yôyw yn raeddiant miliwu, ac 
nid all gyraineryd ei ddosranu. Gelwir yr Ysbryd Glan yn 
“ Ysbryd y gwirionedd.” Er y gellir rhanu y defnydd ag sydd 
yn meddu y gwirionedd hwn i rifedi aneirif o ranau, i lanw 
rhifedi aneirif o wagleoedd, etto y gwirionedd yn eu raeddiant i 
gyd sydd un gwirionedd. Undeb ac annidoledd y perfifeithderau 
a’r priodoleddau hyn sydd yn cyfansoddi undod y Duwdod. 

Un peth arall sydd yn dangos nad y Tad na’r Mab yw yr 
Ysbryd Glan, ond sylwedd araìl ar waban, yw, nad oes sôn yn 
yr ysgrythyr ei fod byth yn derbyn un raath o addoliad. Er y 
cenir fel hyn : — 

“ I Ffynnon pob daionus rodd, 

Rhowch fawl, drigolion byd och bodd ; 

Llu’r nef, rboeh glod inewn peraidd gâu, 
l’r Tad, a’r Mab, a’r Y sbnjd Glan 

etto, nis gallwn ddangos ysgrythyr dros roddi raawl i’r sylwedd 
hwn a elwir yr Ysbryd Glau. Oíferyn ynoiu ui yw hwu i foli y 
Tad a’r Mab, ac nid i gael gogoniant ei hunan fwy na ninnau* 
Os oes rhywun yn gwyboJ yu arugenach, byddwn ni yn barod i 
gymmeryd ein dysgu ganddo. Mae yn ofyooi fod Ysbryd Duw 
yn mhawb sydd yn rayned i foli Duw j ac yn wir, pan fyddo 
pobl Dduw } r n cael eu harwain gan y Dyddauydd arall, efe yw yr 
offeryn mwyaf neillduol sydd yu addolf; a phe buasai efe yn 
addoii yr Ysbr\ T d, ystyriem ni y buasai yu addoli ei hnnan. 

Meddyliwn yn awr eiu bod wedi ysgrifenu digon ar y peu 
hwn. Os oes rhywrai ara eglurhad ychwanegol o natur y syl- 
wedd ysbrydol dan sylw, gwell yw iddynt geisio “ eglurhad yr 
Ysbryd” ei hunan, yr hwn a all ddesgrifio ei hun i ereill yn 
well nag y galiwn ni ; canys “ eglurhad \ r r Ysbryd a roddir i 
bob un er llesâd” (1 Cor. xii, 7), os bydd iddynt gredu, edifarhau, 
a chymmeryd eu bedyddio er maddeuant pechodau yn gyntaf. 
Er hyny, os bydd rhywbeth a allwn ni ei egluro yn mhellach, 
byddwu bob amser yn barod i wneyd hyny. 

Wrth gwpla ein sylwadau ynghylch y Tad, y Mab, a’r Ysbryd 
Glan, ymhelaethwn ychydig raewn perthynas i’w hundod. Darr 
ìlenwn yn I Ioan v, 7, “ Oblegid y mae tri yn tystiolaethu yo 



tJDGORN SP.Î05 


350 

y n-f; \ Tad, v Gair, a’r Ysbryd Glan : a r tri hyn ük ydynt/' 
JSis gwyddom fod son am undod y tri mewn un man arall yu yr 
ysgrythyr, ond yn uoig am undod y Tad a r Mab, ynghyd â’r 
dyscyblion. Gellir darlunio y Duwdod trwy gynghor yn cyn- 
nwys tri dyn, i gyd yn raeddu ar yr un ddoethìneb, gwybodaeth, 
gwirionedd, ynghyd â phriodoleddau cyfartal yn mhob ystyr arall. 
Buasai pob un o’r personau yn berson a sylwedd cwbi ar wahan 
oddiwrth y ddau arall, ac etto ni luasai y tri ond yn cyfansoda* 
i’s cvugbor. Gellid ystyried y byddai pob un yn meddu yr un 
doethineb a gwirionedd ag a fyddai y tri ynghyd neu yr «rn cyng- 
hor yn íeddu. Ni fuasai undeb y tri dyn mewn nn cynghor yn 
ychwanegu gwybodaetb neu ddoethineb yr un o bonynt. Buasa» 
pob uu o’r dynion yn un rhan o’r cynghor pe gwndid cyfeiriad at 
eu persouau ; ond buasai doethineb a gwirionedd pob nn o f r dynîoo 
yn gwneyd yr oll o ddoethineb a gwirionedd y cynghor, ac nid 
rban. Pe buusai yn bosibl rhanu gwirionedd, a phriodoleddau 
ereill o natur cyffelyb, yn rhanau, fel ag y bnasai gan y Tad y 
drydedd ran o wirìonedd, y drydedd ran o ddoethineb, y drydedd 
ran o wybodaetb, y drydedd ran o gariad, tra y buasai gan y 
JMab a’r Y'sbryd Glan y ddwy drydedd rau arall o’r priodoleddau 
hyn, yna ni allai un o’r personau hvD wneyd “ un Duw eithr 
yn unig rhan o Dduw. Ond gan nss gellir rhanu doethineb, 
gwirionedd, neu gariad ; y mae yr oll o'r priodoleddau hyn vd 
trigo yn y TaU, yr oll yn y Mab, a’r oll yn feddiannol gan yr 
Ysbryd Glan. Mae yr Ysbryd Glan yn un rhan o’r Duwdod 
mewn sylwedd ; oud yr oll o Dduw ìnewn doethineb, gwirionedd, 
a phriodoleddau cyffelyb ereill. Pe gallai rhyw wirioneíld 
ddyfod yn dri gwirionedd, ar wahan oddiwrth eu gilydd, trwy 
drigo mewn tri u bersonau neu sylweddau, yna buasai tri Duw 
yn lle un. Ond fel ag y mae, y mae’r Triudod yn dri mewn 
sylwedd, ond yn un mewn gwiriunedd a pìuiodoleddau cyftelyb 
ereill. Ni fwriadw’yd undod y Duwdod, megys ag y desgrilìr ef 
yn yr ysgrytbyrau, erioed i olygu undod mewn sylwedd, ond yn 
unig mewn perffeithderau a phriodoleddau. 

Geill rhywun ofyn, os yw y Tad yn meddu ar anfeidrol ddoeth- 
ineb a gwybodaeth, paham nad all efe fyned yn mlaen â’i waith 
heb gynnorthwy y Mab a’r Ysbryd Glau ? Atebwn : raae y 
Mab yn anghenrheidiol i gymmodi dyn syrthiedig â*r Tad ; ac y 
mae yr Y’sbryd Glau yn anghenrheidiol i santeiddio a phuro 


T3DG0UN SEION. 


251 


tueddiadau dynion. ac i drigo ynddynt Tnegy9 athraw gwirionedd. 
Alae cytìawnder dirfawr o’r sylwedd yshrydol hwn hefyd yn 
anghenrheidiol er bod yn bresenuol mewn cyssylltiad â phob 
sylweddau ereill, i’w rheoleiddio a’u llywodraethu yn ol cyfreitb- 
iau sefydlog a phenodol, fel y byddo trefn dda ac undeb yn 
hodoli yn mhob cwr o'r bydyssawd. Mue y Tad a'r Mab yn 
llywodraethu helaethrwydd creadigaeth, nid trwy bresennoldeb eu 
hunain, ond trwy bresennoldeb yr Ysbryd. Nid yw uudeb y 
tri yn rhoddi unrhy w ddoethineb a gwybodaeth ychwanegol i’r un 
o honynt, ond trwy yr undeb y maent yn alluog i gario gwaith 
yn mlaen na ellid ei gario gan un yn unigol. Gallai un unigol, 
er enghraiftt y 'l’ad, gael gallu i wneyd pob peth na fyddai yn 
anghydweddol â’i berffeithderau a’i briodoleddau ; hyny yw, 
gallai weithredu lle byddai yn bresennol; ond heb gynnorthwy 
yr Y’sbryd Glan, neu ryw fod arall, ni allai efe, gan ei fod yn 
berson, werthredu lle ua fyddai yn bresennol. Trwy undeb y 
tri, y mae pob un yn abl i weithredu yn inhob man trwy gyn- 
northwy y lleiil. Gall personau y Tad a’r Mab fod yn y nefoedd, 
ac etto trwy gyfrwng yr Y’sbryd, weithredu ar y ddaear. Mae 
person holUbreseunol yn beth anmhosibl, ond y mae sylwedd 
holl-bresennol, gwasgaredig trwy y gwagle, nid yn unig yn beth 
cysson, ond yn beth rhesymol. Gall personau, trwy gyfrwng y 
fath sylwedd holl-ddoeth ac lioll-bwerus, ddefnyddio gallu holl- 
alluog, ar yr un amser, yn y cyrau pellaf o’r greadigaeth, Heb 
sylwedd felly mewn undeb ganddynt, ni allent gario yn mlaen 
weithrediadau mawreddog a galluog natur gyffredinol ; oblegid 
tii all un syiwedd weilhredu lle na byddo yn hresennol. 

Mae yn ddyledus arnom, cyn tewi, gyduahod ein hod wedi 
beuthyca llawer o sylwadau rhagorol yr Apostol Orson I’rait, ar 
y pvnciau a fu dan sylw, a’u cymmysgu ag eiddo ein huuain. 
Y T n awr yr ydyra yn gadael y cyfan gyda'r darllenydd, gan hyd- 
eru yr ymddyga yn onest tuag ato ei hun a thuag at y gwirionedd ; 
a beudithion y Tad, y Mab, a’r Y’sbryd Glan, fyddo ar ei ben. 


COFNODION Y GYMMANFA GYFFREDINOL A GYN- 
NALIWYD YN NINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
DEsERET, EBRILL Ö, 1850. 

Y'n bresennol o’r Brif-Lywyddiaeth — Brigham Young, Heber C. 
Kimball, a Willard Richards. Patriarch— John Smith. O’r 



l'DGORN 8EION. 


2 ô*2 

Deuddeg Apostol — P. P. Pratt, G. A. Smith, ac E. T. Benson. 
Llywyddiaeth y Degau-a thrugain — Leri W. Hancock, Zera 
Pulsipher, Iíenry Herriman, ac A. P Rockwood. LlywyddiaetU 
y òtuke — Daniel Spencer, David Fulmer, a Willard Snow. Cor- 
wm yr Archoífeiriaid — John Young, a R. Cahoon. E«gob 
Llywyddol — Newel K. Whitney. Ysgrifenydd y Gymmanfa — 
'i'honias Bullock. 

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan yr Henuriad Darid Fulmer, 
Canwyd hymn gan y còr. Gweddiwyd gan yr llenuriad Fulmer, 
ac yna canwyd. 

Yna cyfododd yr Henuriad P. P. Pratt i ddwyn dan sy.w 
waith y dydd, ac heb ddim rhagymadroddi, cydnahyddwyd Brig- 
ham Young yn Llywydd ar Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweddaf, trwy bleidlais unfrydol, ac hefyd Heber C. Kimball 
yn Gynghorwr blaenaf, a Willard llichards yn ail Gynghorwr i'r 
Llywydd Young. 

Cynnygiwyd fod Johu Smith i’w gydtiabod yn Batriarch i’r 
holl Eglwys ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Orsou Hyde i barhau yn Llywydd Corwm y 
Deuddeg Apostol ; cariwyd: hefyd, P. P. Pratt, Orson Pratt^ 
Wilford Woodruff, John Taylor, George A. Sraith, Araasa Lyraan, 
E. T. Benson, Charles C. Rich, Loreuzo Snow, Erastus Snow, 
a Franldin 1). Richards, yn aelodau o'r unrbyw; cariwyd. 

C yuuygiwyd fod Willard Ricbards i’w’ gydnabod yu Hanesydd 
aChofnodydd Cyffrediuol yr Eglwys; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod John Y’oung i’w gydnabod yn Llywydd 
Corwm yr Arcboffeiriaid ; hefyd Reynolds Cahoou a George B. 
Wallace yn Gynghorwyr iddo ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Joseph Y'oung i’w gydnabod yn Llywydd 
bîaenaf, Levi W. Hancock yn ail, Henry Harriman >u drydydd. 
Zera Pulsifer yn bedwerydd, A. P. Rockwood yu bummed, 
Benjamin L. Clapp yn cbwechfed, a Jedediah M. Grant yu 
seithfed, ar holl Gorwmau y Deg-a-thrugain ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Daniel Spencer i’w gydnabod yu Llywydd ar 
y stahe hon o Seion ; hefyd David Fulmer a Willard Snow yn 
Gynghorwyr iddo ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Henry G. Sherwood i’w gydnabod yn Llywydd 
yr Uchel Gyughor, ac Eleazer Miller, John líempton, Hamon 
ílyòe, Lewis Abott, W. W. Major, Levi Jackman, Elisha H- 



UDUOUN üEiON. 


232 ! 


Oroves, Ira Eldredge, John Vance, Edwin D. Wooley, a Thomaa 
Grover, vn aelodau o’r cyfryw Gynghor; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Newel K. Whitney i’w gydnabod yn Hsgob 
llywyddol Eglwys iesu Orist o Saiut y Dyddiau Diweddul'; 
cariwyd. 

Cynnygiwyd fod John NeVker i’w gydnabod yn Llywydd 
Corwin yr Henuriaid, hefyd James H. Suiithac Aaron Sceva yn 
Gynghorwyr iddo; cariwyd 

Cynnygiwyd fod Joseph Harker i’w gydnabod yn Lywydd 
Corwni yr OtTeiriaid, hefyd Simeon Howd a James A. Chesney 
yn Gynghorwyr iddo ; cariwyd. 

Cyunygiwyd fod McGee Harris i’w gydnabod yn Llywydd 
Corwm yr Athrawon, hefyd John Vance a Jteuben l'erhius yn 
Gynghorwyr iddo; eariwyd. 

Cynnygiwyd fod William C. Sraithson i’w gydnabod yn Llyw- 
ydd Corwm y Diaconiaid, hefyd Gehiel McConueü a Gilburd 
Smurae yn Gynghorwyr iddo ; cariwyd. 

Sylwodd yr Henuriad Pralt fod pawb yn rhwymedig mewn 
dyledswydd ac raewn cyfaramod o llaen Duw’, i gyduabod a 
ch wmal y gw ahanol ddynion hyn yn eu swyddau ; a'r rL&i 
hyuy a wrthodant eu cynnal, a geir yn tori eu cyfammodau. 

Pregethodd y Llywydd Ueber C. Kimball bregeth hir a chywir 
ar sefyllfa bresennol y Saiut, gan ei chymharu a’n herlidiau, 
gyriadau, atìechyd, a’n tlodi blaenorol ; annogodd y Saint i 
ífyddlondeb, ac i fod yn ufydd i gynghorion y dynion hyn, pa rai 
yr ymgyfammodasom heddyw i ufyddhau iddynt ; rhybyddiodd 
hwynt rhag llithro i lwybrau y byd, gan addoli duw Mararaon, a 
gadael Duw eu hiachawdwriaeth ; annogodd hw’yut i fod yn 
ífyddlawu tuag at eu cyríf marwol, fel y byddo iddynt gael eu 
gwobrwyo â chyríf anfarwol yn y byd a ddaw, a dywedodd yn 
benderfynol y gallai pob dyn drafaelu yn gyflymach nag y 
gwnaut yn awr, os byddant yn ufydd i’r hyn a leferir wrthynt; a 
therfyuodd trwy fendithio y bobl, fel y byddai i heddwcb aros yn 
eu calonau yn oes oesoedd, Amen. 

Canwyd hyran gan y còr, a gweddiwyd gan yr Heuuriad 
Benson. 

Hanner awr wedi un yn y prydnawn . — ymgynnullodd y gym- 
manfa, a galwyd am drefn gan Daniel Spencer; canwyd hymn 
gan y còr. Gweddiwyd gan yr Henuriad Oraon Spencer, achanwyd. 



tTDüORN SEION. 


354 

Cyfododd yr Honuriad Parley P. Pratc, a threuliodd yn agos i 
ddwy awr i ddwyn o llaen y Saint lawer o amgylchiadau ag oedd 
efe wedi myned trwyddynt, yn sefydliad cyntaf yr eçlwys hon ar 
y ddaear, ac nmrywiol o amgylcbiadau gweledig o Ragluniaeth 
Duw yn ngwabanol symudiadau yr Eglwys bon am yr ugain 
nilynedd sydd wedi myned heibio, a'r dull yn mha un y macnt 
hwy wedi cael eu cynnal. Gofynodd i ba ddyben oedd yr ych- 
wanegiad hwn mewn gwybodaeth, er addasu y Saint at waith 
mawr a rliyíedd — adferiad holl iwyth Israel — a dangosodd eng- 
hreifftiau, o blith yr Iuddewon a'r Lamaniaid. Dangosodd yn 
eglur fod yr ysgrythyrau wedi gwneyd daioni mawr iddo ef ; a 
phan yr oedd yn eu darllen, dymunai ragori ar esiamplau 
Joseph, Dafydd, a Sampson. Gorfoleddai wrth ddarllen athraw- 
iaethau ac addysgiadau ein Harglwydd Iesu Grist; a gwrthbrof- 
odd yn hollol yr athrawiaeth a ddysgwyd gan Moses Martin, mai 
pum synwyr oedd cynghorwr dyn. Dywedodd fod llvfr mawr 
Natur wedi bodyn agored, yn ei holl ardderchogrwydd, i’r Utiaid, 
Shoshoniaid, ac Indiaid ereill, ac yr oedd ganddynt y pum 
synwyr i’w harwain ; cymharodd eu sefyllfa isel á’r rhai hyny ag 
oedd yn lân ac yn ddiwyd, a’r rhai oedd yn credu yn oraclau 
dwyfolDuw; annogodd y Saiut i ddysgu i'w plant ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist, edifeirwch tuag at Dduw, fel y byddont yn 
barod i gael eu bedyddio pan yn wyth mlwydd oed ; ac annogodd 
hwynt i gyfarfod yn fynych, a chyfranogi o arwyddlun corff 
drylliedig a gwaed tywalltedig ein Harglwydd a’n Hiachawdwr. 
Y mae llawer o bersonau yn awyddus iawn i glywed pregethu 
ynghylch yr adgyfodiad. Dywedodd nad oedd ganddo ef agor- 
iadau yr adgyfodiad, ond gwyddai pa beth oedd wedi ei ysgrifenu 
yn ei gylch, gan ei fod wedi bod yn chwilio yn ddiwyd am yr 
ugain mlynedd diweddaf ; a chan ei fod yn awr yn gweled rhagor 
o oleuni ar hyny, ymresymai ei fod yn gweled trwy ddrych yn 
aneglur, ond mewn ngain mlynedd etto gallai gael ychwaneg o 
oleuni ar y pwDC. Mae y meddylddrych gan rai personau, pan 
fyddo un o Saint Duw yn marw, ac wedi adgyfodi oddiwrth y 
meirw, ei fod yn myned at y Duwiau,a'i fod yn gwneuthur fel 
ag y maent hwy yn gwneuthur: ond, meddai efe, ni feádwyf y 
meddylddrych fod dyn yn myned yn union i’r gogoniant nefol, 
ond y bydd iddo ddyfod i’r ddaear, a diwygio ei hun yn mhethau 
Duw hyd nes y bydd yn cael ei berffeithio. Gofynodd pa beth 



rnooRs seion. 2x/ 

opdd meddwl yr ysgrythyr hono ag sydd yn dweyd, “ Efe a heuir 
yn gorff anianol, ac a gyfodir yn goríl ysbrydol ?** Gelwir 
hwynt yn anianol, o herwydd eu bod yn raarw; ac y raae yn 
iawn i’w galw hwynt yn ysbrydol, o herwydd eu bod yn caei eu 
bywhau gan Ysbryd Duw ; y raaent yn dymmorol, oblegid eu 
bod yn pertbyn i bmhau tymraorol ; y mae yn amser, oblegid 
nad yw y ddaear wedi myned heibio. Pan fyddo y ddaear wedi 
ei phoro, ni fydd amser mwyach; yr byn a alwn-ni yn ddiwedd 
amser yw yr olygfa o ddirwyniad y ddaear bon i fyny; y mae 
yn cael ei gwneyd yn newydd, ac y raae tragywyddoldeb yn 
decbreu; raae y dduear yn rayned beibio ac yn ymnefoleiddio. 
Un peth yw symud y felldith oddiar y ddaeer, a pheth arall yw 
ei phuro ,* ac y mae llawer o wahaniaeth rhwng bod wedi ein 
rbyddhau oddiwrth farwolaetb, poen a thrueni, a bod wedi ein 
hadferyd i ogoniunt a godidawgrwydd ieuenctyd. Annogodd y 
Saint ffyddlawn i ddarlleu ei benditbion patriarcbaidd, hawlio yr 
addewidion a gynnwysant, ac ychwanegu pob peth da a allent 
feddwl am dano ; ac nid hyny yw yr oll a gânt; oblegid y mae 
yr Iesu wedi addaw, raai pwy bynag a adawo dad, mam, gwraig, 
neu blant, tiroedd neu feddiannau, er ei fwyn ef, y caiff hwnw 
dderbyn y can cymmaint yn yr amser hwn, ac yn y bydoedd a 
ddaw fywyd tragywyddol. Dywedodd fod marwolaetb ac adgyf- 
odiad fel myned i gysgu yn y nos a chodi yn y boreu. Mae 
hyn yn agor yr ysgrythyr hono sydd yu dweyd, “ Myfi a greais 
bob peth : yn gyntaf, yr ysbrydol, yna y tymraorol. Etto, yn 
gyntaf V tymmorol, yna yr ysbrydol ; o herwydd i mi fy hun, 
nid oes i’m gwaitb ddechreu na diwedd.” Yr oeddem yn gyntaf 
yn ysbrydol, yna aethom dan y felldith ; yna cymmerasom radd 
dymmorol ucbelacb, ac yn ddiweddnf radd ysbrydol uchelach. 
Carswn gyfodi a gweled pethan yn diwygio, gweled y mynydd- 
oedd hyny yn cael eu gwastatâu, y gwastad-diroedd diffrwyth 
byny yn troi allan eu Uynoedd dwfr, a’r holl gleddyfau, gwayw- 
ffyn, a gwn-farilau yn cael eu casglu i efail y gof, a’u gwneyd 
yn offerynau i wrteithio y ddaear; cael mil o flynyddoedd o 
heddwch, casglu fy mhlant tlawd a gwasgaredig. llawenhau calon- 
au y weddw a’r amdddifad, a dywedyd, Dyma eich can cymmaint 
o’r hyn ag yr ydych wedi ddyoddef er mwyn yr efengyl, pan yr 
oeddych ar y ddaear yn y dyddiau diweddaf. Gan nad oeddwn 
wedi gweled y pethau hyn ugain ralynedd yu ol, y mae yn 



UDGORN SRION. 


dangos i mi nad wyf yn awr ond yn gweled trwy ddrych yn 
auegiur; oud pe byddai genyf lais fel udgoru, fe ddywedwn, 
Edil'arhewch, a pharotowch erbyn adfcriad rnawr holl Israel. 
Amen, 

Cauodd y còr, “ Come let us anew.° 

Dytuunodd y Llywydd Y'oung ar yr holl Archoffoiriaid a’r 
HeuuriaiJ i gyfarfod yn y Bowory aro bump o'r gloch, yn y 
prydnawn, i drin rhyw achosion mewn perthynas i Samucl 
liussell a JNloses Martin. 

Hunner awr wedi pump yn y prydnawn . — Cyfarfyddodd yr 
Henuriaid, a galwyd hwynt i drefu gau yr Henuriad Pralt. Ar 
ol canu bymn, a gweddio gan yr Henuriad Carter, galwodd y 
Llywydd Y’oung ar Samuel liussell i ddyfod i’r esgynlawr ac 
egluro rhai sylwadau ag oedd efe wedi wneuthur mew u perthynas 
i’w ffydd yn efengyl yr iachawdwriaeth, pan y 

Dywedodd Russell, “Geill fod rhai pynciau mewn Mormon- 
iae'.h ag yr wyf yn gredu ; ond am gredu yn yr egwyddor o 
Diladguddiud, fel ag y gwna Saint y Dyddiau Diweddaf, tiid 
ivyj yn gwneyd. Yr wyf yn credu fod Joseph Smith yn brophwyd 
mor fawr ag un a fu ar y ddaear erioed, ond nid oes genyf ddim 
ymddiried yn y Beibl, na Llyfr Mormon, fel dadguddiadau 
oddiwrth yr Hollulluog. Etallai fy mod wedi siarad yn ysgafn 
am yr Ysbryd (Jlan. Darfu i mi ofyn pa beth oedd yr Y’sbryd 
Glan ? a dywedais fod yr Ysbryd Glan, yr unig waith ag yr 
yinddangosodd, ar lun colomen ; a gallai fod i rai ofyn os 
ocdd yu dda i w fwyta? Loneddigion, yr wyf wedi llefaru fy 
ngolygiadau. Mae y brodyr oll wedi ymddwyn tuag ataf fel 
boneddigion ; gallwn fod wedi tynu yn ol, ond tueddyliais na 
fyddai hyny yn un daioni. ,, 

Cyfododd Levi W. Hailcocb, a dywedodd, Yr wyf yn gwybod i 
Russell un waith fwynhau ysbryd Duw, ac y mae efe wedi teimlo 
mai hon oedd Eglwys Dduw. Credwyf nad yw y dvn wedi 
gweddio, ond iddo fod yn esgeulus, neu gallai wybod i Joseph 
fod yn brophwyd i Dduw, a bod Brigham Young yn brophwyd yn 
awr. Yr wyf yn cyunyg fod Samuel Russell i gael ei dori allan 
o Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. Eiliwyd gan 
A. P. Rockwood, a chariwyd yn unfrydol. 

Ar ol ychydig o rag-syl wadau, dywedodd V Llywydd B. Young, 
fod Mr. Russell wedi profi daionus air Duw, a nerthoedd y byd 



UDGORN SRION. 


^ rÌiÌ«TV ; ac y mnc* padael yn aur y Duw sydd wedi ei gvnnal, 
ûc wedi cynnyg iddo fvwyd ira^y wyddol, »« throi yn a«roddiwrth 
Dduw, a gwnevd yn ysgafn o’r pethau hynv, yn ntg «s i'm tei«n- 
laduu. (Gan droi ato ef, dywedodd), yn gyminaiut u’ij hod nî 
weili gwahanu y gungen hon oddiwrth y pren, yr wyf yn dyw- 
edyd wrthych chwi, S&muel Russell, yn enw yr Arglwydd lesu 
Grist o Nuzareth, y cewch chwi deimlo llaw bwysig Duw; yr 
wyf yn eich traddodi drosodd i ddwylaw Satan. Darfu i chwi 
ymgyfummodi i wasannethu Duw ; gan eich bod yn awr yn ei 
aduel, bydd i chwi deinilo digofaint Duw, a chewch wyhod fod 
dudguddiad, ac os na l’ydd iddo eich llosgi i fyny, hydd i chwi 
ddymuno hyny. 

Yr wyf yn awr yn galw achos Mnses Martin yn mlaen. Pan 
ddaeth ef i’r Dyffryn ilwyddyn yn ol i'r hydrof diweddaf, nia 
gallnswn weled fod ganddo ysbryd yr Arglwydd; ni ddywedwyd 
dim wrtho, nac am dano, hyd yr haf diweddaf, pan y darfu i 
lywyddion y deg-a-thruguin ei alw ef i gyfrif; chwiliasant ei 
deimladau, ac yr wy f yn gw ybod iddo ddweyd celwydd yn enw 
yr Arglwyld ; dywedais mai dyn drwg ydoedd : un frlly yw. 
'Gallaf brofi ei f-»d yn euog o odineb, a dywed yr Athrawiaeth a’r 
Cyfnmmodau, y bydd y dyn a wnelo odineb ac ni edifarbao ar 
Yrys, yn colli ysbryd Vr Arglwydd, ac yn gwadu yffydd; ni 
wnawn i ei amddiffvn pe byddai yn dad neu yn frawd i rai. 
Gofynais iddo mewn cynghor, llwyddyn yn ol, “ Frawd Moses, 
yr wyf yn gofvn i chwi yn enw yr Arglwydd, a ddarfu i chwi 
gadw eich hun yn rhinweddol a phur hyd nes i chwi ddychwelyd 
at eicb teulu ? Ar ol oddeutu pum mynyd o betrusder ac ym- 
ddyddan, dywedodd, Do. Dywedodd gelwydd, a hyny hefyd yn 
enw yr Arglwydd. Mae ef yn ddyn celwyddog, ac yr wyf yn 
gwybod byny ; y mae yn barhaus wedi bod fel tarw gwyllt 
mewn rhwyd. Yr wyf fi%rth law i’w brofi ef yn euog o odineb. 

Cynnygiodd y Llywydd H. C. Kimball fod Mose9 Martin i’w 
dori allan o Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ara 
ei ddrygionî ; cariwyd yn unfrydol. 

Dywedodd y Llywydd Young fod llawer yn myned tua'r rawn- 
gloddiau ; byddai yn well ganddo ef eu gweled yn aros yma, ac 
5 godi llafur, a pheîdio rhedeg ar ol duw y byd hwn. Pan wvf 
yn gweled rhai o’r brodyr yn myned yraaith, yr wyf yn teimlo 
fel raatn pan yn gweled ei hauwylaidd blentyn yn nghanol yr 



TDGORN SEION. 


ü:a 

*rígi"n, neu yn y fllamiau enynfawr. Yna dymnnodd ar y crefftwyr 
i ddechreu gweithio eu degwm-waith, a gofynodd pa beth fuasai 
eu huriau; ac apiryntiodd gyfarfod i’r boll grefftwyr, i’r dybt-n 
<» benderfynu pa beth fyddai safon yr huriau am y tymmor 
dyfodol. Fel ag yroeddwn yn dyfodyma y boreu hwn, dywedais 
wrih fy níweddeuau, gorphwyswch — wrtn fy nheulu, gorphwysirch, 
tra y byddwyf yn myned i addoli yr Arglwydd yn y tabernacl 
cysurus hwu, ac i gael dylanwad gwresog ei Y’sbryd Santaidd ef, 
fel y byddo i ni gael ein parotoi i fyned at genedloedd y 
ddaear, ac adeiladu teyrnas ein Duw. Pe byddech chwi oll yn 
teithlo yr un fath â mi, buasech yn awyddus i ddyfod yraa, ond 
nid brysio i fvned ymaith drachefn. Bydded i ni dreulio ych- 
ydig o ddyddiau ac addoli ; mae y nefoedd yn Uawn o ddyddiau, 
ac nid oes genvm ddim i wneuthur ond eu mwynhau. 

Gweddiwyd gan John Murdock, pan y darfu i’r gynnulleidfa 
wasgaru. 

Dydd Sul , Ebrill 7. — Agorwyd y gyramanfa am ddeg, yn y 
boreu, a galwyd am drefn gan G. A. Smith. 

Cauwyd hyran gan y côr. Gweddiwyd gau yr Henuríad Ben- 
son, ac yna canwyd. Yr oedd y tŷ yn dra llawu. 

Dywedodd yr Henuriad Kimball ei fod yn gobeithio y byddai 
y brodyr yn dechreu gweled yr anghyfleusdra o adeiladu tai 
bychain, a gobeithiai yr adeiladai y brodyr rai helaethach, fel y 
gellid cael lle i bawb a ddeuai. 

Erfyniodd yr Henuriad George A. Smith am weddiau y 
Saint, gan nad oedd yn dysgwyl cael pregethu yma y boreu 
hwn. Mae y wybodaeth ag a dderbyniwn yn uniongyrohol oddi- 
wrth ein Tad Nefol, mewn atebiad i weddi, a’i thuedd i’n harwain f 
oyfarwyddo, a’n tywys yn y llwybr hwnw ag y cymmerasom 
aruom i’w drafaelu. Cymharodd y gwelliant presennol yn y 
dyffryn hwn,a’r amser y darfu iddo^ef gyntaf ddyfod iddo fel 
pionecr , pan oedd yn cael ei breswylio gan luoedd aneirif o gricied 
duon mawr, ac ychydig o Indiaid hanner-newyuog. Ymddangosai 
yn wyrth iddo ef. Mewn hanesyddiaeth gyntefig nid oes cyffelyb 
j’r gorchwyl ag yr ydym ni wedi ei gyflawni ; ac y mae yn 
rywbeth mwy nag a allai natur ddynol, ei hunan, ei gytìawni, 
Mae Duw wedi ein tywys, ac wedi ein cynnal a’n gwylied hyd yr 
atnser presennol ; ac yr ydym yn awr mewn amgylchiadau mwy 
ilwyddiannus uag y buom erioed, Mae yn unol â dadguddiadau 



TDGORN SEION. 


2.09 


ein Hiachawdwr Iesu Grist, trwy y prophwyd Joseph Smith, fed 
y Saint i gael eu profi yn mhob peth. Mae y bobl hyn wedi eu 
gyru o Dalaeth New York, wedi hyny o swydd Jackson, yna o 
Clay. Yr un erlidigaeth a’n gyrodd o Uhiu, a gorchymyn all- 
tudiol y Llywodraethwr Boggs a’n gyrodd o Missouri. Gadaw- 
sora y dalaeth hono yn ewyllysgar, o herwydd fod yn rhaid i ni, 
a chawsom y fraint o ymsefydlu ar gorsydd mwyaf afiachus, ac 
angeuol Illinois, yu Nauvoo. Gorfoleddodd y Cenedloedd, o 
herwydd meddylient y byddent yn sicr o laüd y Saiut ; ond pan 
ddarfu i ni sychu y corsydd a’u gwneyd yn iachus, yr oedd yu 
rhaid i ni gael ein gyru oddiwrth ein diwygiadau, ac mewn modd 
gwyrthiol, fel y gwaredwyd plant Israel oddiwrth Pharoah, y 
cawsom ein harwain i’r lle hwn. Pan fyddo llong allan ar y 
môr, vn rhedeg yn ddiberygl o feisleoedd, creigiau, neu *ìiaìlou‘s % 
gall farchogaeth mòr tymhestlog mewn diogelwch — mae y cadben 
a’r swyddogion yn teimlo i gyd yn foddlongar ; ond pe byddai 
chwa ddisymmwth yn cyfodi a’i chymmeryd yn ei phen blaen, 
y raae yn eithaf tebygol y dihwylbrenid y llong neu y soddid hi. 
Yr ydym ni wedi marchogaeth trwy fòro dylodi, afiechyd, nyc)»- 
doi, a marwolaeth; ond y mae y storm wedi bod o hyd y tu ol, 
a gallein hwylio trwyddi yn ddiogel ; ond yma y ruae perygl yn 
bod oddiwrth wynt trwm yn ein gwyneb. Daetb un o’m cyfeili- 
ion personol, Samuel Russell, i’r esgynlawr bwu y ddoe, a ch>- 
hoeddodd ei hun yn anghrediniwr yn nadguddiadau Duw ; yr 
ydym yn awr mewn sefyllfa i gael ein treio gan wynt trwm yn 
ein gwyueb, a gall ddihwylbreni ryw ran o’r llong. Pan yr 
oeddym ni yn yr ysgol, yn Rirtland, dymuniad pob henuriad 
oedd addasu ei hun i fod yn genadwr hedd i bob cenedl, teyrnas, 
iaith, a phobl, hyd nes y dywedai yr Arglwydd digon. Nid 
ydym wedi cael oud ychydig o amser i bregethu oddiar hyny, 
gau ein bod yn barhaus yn cael ein gwasgaru a’n gyru oddiam- 
gylch o le i le, fel crwydriaid ar hyd y ddaear, yr hyn a wnaeth 
i ni edrych allan am le y gallern wneyd ein teuluoedd yn gysurus 
am dymmor. JNIae rhai o’r henuriaid hyny yn awr am wneyd eu 
hunain yn gyfoethog; ond nid wyf fi am weled dyn ag sydd yn 
raeddu yr Ysbryd Glan, yn rhoi ei fryd ar ffermydd, anifeiliaid, 
neu aur. Yr wyf yn dweyd, mor fuan trwy fendith yr Hollalluog, 
a bendith fy mrodyr, ag y gallaf gael modd rhesymol yn gynnai- 
iaeth i’m teulu, yr wyf yn harod, ac y mae fy nghalon yn curo 



2TiO 


UDGORN SEI05C. 


ÿn ucbol am fyned a d wyn yr efongyl hon i ry w bnbl na clvw* 
sant hi erioed, lle ni phregethwyd yr efengyl erioed, a Ue V 
maent mewn tvwvllwch i gyd ; yna byddaf íì wrrh law, a goh* 
'eithiaf yn yr Hollalluog y bydd i mi gytìawni y gwaith ag y 
mae Duw yn ofyn ar fy nwvlaw. Dylai henuriaid Israel, a 
Saint Duw, ystyried yn barhaus pa beth y maent yn ei gylcli; 
na wuewch ddim ag a fyddo ysbryd y gwirionedd yn arwyddo na 
fydd yn iawn. Cafodd Moses Martin ei ysgymuno y ddoe, a 
sicrhaf wrthyeh pan oedd efe yn estyn allan ei law i wneuthur 
drwg, fod y llais dystaw main yn gwaeddi allan, “ Moses, nid 
yw hyna yn iawn. M Na wnewch unpeih pan yr ydych wedi 
eich hargyhoeddi nad yw yn iawn. Ithaid i boh henuriad gadw 
ei uniondeb o ílaen yr Arglwydd, onide cai ff ei ddamnio. Cofiwcli 
eiriau yr Iachawdwr ; “ Ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw, a’i 
gyfiawnder ef, a phob peth a ychwanegir i chwi.” Ystyriwch yr 
oll ag sydd genym, a’r oll ydym, at wasanaeth yr Hollalluog; a 
phob peth a wnawn ni er ei ogoniant ac yn ei enw, a phob peth 
a osodwn ein dwylaw wrtho, a lwydda. Ond os penderfynwn 
îii ein bod wedi dyoddef digon, a llafurio digon, a gosod polion 
i lawr fel y gwna gwrthgil wyr, gan ddweyd yr awn mor bell â 
hyn ond dim pellach, bvdd i ni fyned i lawr yn gyfiym i ddinystr 
a chael ein colledu yn dragywyddol. Ewyllysiwyf ddwyn tysiiol- 
aeth o wirionedd y gwaith hwn. Mae yn rhaid i’r bobl hyn 
gael eu cwrteithio nes y byddont yn cael eu llywodraethu gan 
ewyllys yr Hollaìluog. Ac Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweddaf, yr hon a reoleiddiwyd ugain mlynedd yn ol i ddoe, yw 
yr unig wdr eglwys, a’r unig ffordd bosibl i i’eddu iachawdw riaeth, 
ac yr wyf yn gwybod byny. Os bydd dyn yn aberthu ei dalent* 
au ei hun er mwyn ei lygredd ei hun, y mae yn selio ei hunan 
fy ny i ddystryw. Hon yw yr unig eglwys a’ch tvwvs chwi i 
ogoniant uefo) — gwn mai felly y mae. Bu Joseph farw drosti, a 
bu Hyrum, Dafydd, a llawer ereill, farw drosti. Gwn mae y 
gwirionedd ydyw. Dy'munaf ar fy mrodyr i drysori y sylwadau 
hyn, o herwydd yr wyf yn gwybod eu bod yn wir. A bydded i 
Arglwydd Dduw y lluoedd ein diogelu ni oll hyd nes y cyrhaedd- 
om deyrnas nefol ein Duw, yr hyn yw fv ngweddi. Felly, Amen. 

Cynnygiwyd fod George Pitlcin, Alrarus Hanks,Tlios. Tomkins 
Julian Moses, a Joseph Buzby, i fyued i’r Society Islands, i 
gynnortliwyo Addison Pratt, a phregetbu yr eiengyl ; caiiwyd. 



I DOORN SEION . 


Cynnygiwyd fod Rnbcrt Caniphell, Jobn O. Anj*us, a James 
Work« i fynod i Loogr, a phregethu jr efengyl o dan y lly wydJ- 
iaeth yno ; cnriwrd. 

Cynmfiwyd fod Hyrnm Cìarlc, a William 1>. Hunüngton i 
fynetl i California, i gynnorthwyo Amaaa Lymao a Charles 
C. Rich. 

Cynnygiwyd fod Jesse Molan i fyned i’r Taleithiau ur genad- 
iaetb ; cariwyd. 

Gweddiwyd gan Daniel Spencer. 

(7’mj barhau.) 


IACHAD RIIYFEDDOL YN ABERCANAID, MERTHYR 
tydfil. 

Mr. Gol., — Ar ddydd Gwener, y ‘J3ain o Awst diweddaf, tra yr 
oeddwn yn y gwaith glo, ynghylch 11 o’r gloch y boreu, cwymp- 
odd careg arnaf, yr hon oedd oddeotn dau cant o bwysau. Yna 
cariwyd fi tua thref, mewn sefyllfa dra anobeithiol. Y T n foan 
ymwelodd meddyg â mi, yr hwn a ddywedodd nad oedd ganddŵ 
ddira i wneuthur, a gorchymynodd fy nhroi i fyny mewn gwrth- 
banan. Y’r oedd chwydd mawr yn fy nghefn o faintioli pen 
plentyn. Dymunodd y ineddyg am gael gwybodaeth tua chwech 
o’r gloch pa fodd y byddwn. Yn y cyfamser daeth dau o hennr- 
iaîd y Saint ataf, a gweinyddasant yr ordinhad eglwysig arnaf ; 
ond nîs gallaf ddweyd i mi fod ddim gwell. Danfonwyd un 
Lewis Richards X gwybodaeth fr meddyg, yn ol ei ddyrauniad ; 
a’r ateb a gafwyd oedd, fod y cyfan ar ben arnaf. Ond boreu 
dranoetb, tra yr oedd yr nn henuiiaid yn gweinyddu arnaf dra- 
chefn, teimlais y poen yn ymadael â mi yn llwyr, a’m hasgwm 
cefn, yr hwn oedd wedi dadgyssylltu, yn cydio wrth y gilydd. 
Oddiar hyny gwellheais yn gyflym, a chynnyddais me^n nerth 
bob djdd, nes yr wyf yn alluog yn awr i gerdded amryw filltir- 
oedd, adyfod mor bell â’r Georgetown o Abercanaid i dystiolaethu 
liyn. Tystiolaeth y meddyg, pan y daeth ataf ar y cyntaf, oedd 
fy mod w'edi tori asgwrn fy nghefn ; a phan ddaeth ataf yr all 
waith, pan yr oeddwn wedi derbyn y fendith, dywedodd yn 
ngblywedigaeth un Esther John a’m gwraig innau, fod yr asgwru 
wedi myned i’w le ac wedi cylymu, a’m bod wedi gwella yn rhyf- 
eddach nag un dyn a welodd efe erioed. Yr oedd llawer o 



UDGORN SEION. 


262 

grefyddwyr sectaraidd yn cydnabod fod gallu Duw wedi cael eí 
amlygu arnaf, tra yr haerai ereill nad oeddwn wedi derbyn diiü 
trwy y gallu hwnw. Yr wyf yn diolch i Dcluw am ei ddaioni 
mawr tuag ataf y waitb hon, ac yn gobeithio y caf y fraiut o fyw 
o hyn allan i’w wasanaetbu yn fwy nag erioed. 

Abcrcanaidy Medi 10, 1850. David Rrhardb, 

O.Y. — Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn tystiol- 
aethu i eirwiredd y dystiolaeth uchod. 

John Thomas, Thomas REE6, 
Morgan Miles, Wm. Richards. 


NEWYDD DDA O SWEDEN A DENMARR. 

[Allan o’r Star.] 

Copenhapen , Awst 19, 1850. 

Anwvl Frawd O. Puatt, — Mae yr had wedi syrthio ar dir da y 
y mae wedi gwreiddio yn ddwfn, yn saethu allau ei gangenau, ac 
yn dwyn ffrwyth. Nos Lun ddiweddaf bedyddiais 15 o bersoi>«u, 
y rhai cyntaf yn Denmark. Aethorn i le dirgel, oddeutu milltir 
o’r dref, a bedyddiasom hwynt yn nwfr hallt gloyw y bas-fôr* 
Dim cyffroad. Bedyddiodd y brawd Dykes wedi hyny 15 yn 
ychwaneg, ac y mae amrywiol i gael eu bedyddio heno. Mae 
ysbryd ymchwiliad yn ymdaenu ar bob llaw. Mae yr Henuriad 
Dykes yn dysgu yr iaith yn gytìym, ac yn gwneyd daioni mawr. 
Nid yw y brawd Hanson ar ol. Cynnaliasom dri cbyfarfod i 
gadarnhau, a thywalltwyd yr Ysbryd yn helaethlawn. Ni chyn- 
naliasom gyfarfodydd ond yn ein hystafell ein hunain, ac yn nhai 
y brodyr. Mae ein pregethu lynychaf yn bregethu aelwydaidà. 
Mae y sawl a fedyddiwyd wedi gwreiddio yn y ffydd, ac yn 
gadarn. Y T mw r ela yr Arglwydd â hwynt mewn breuddwydion, 
gweledigapthau, a thrwy eglurbad yr Ysbryd Glân. Cymmysg 
ydynt o Germaniaid, Swediaid, a Daniaid, ond i gyd yn llefaru 
y Daniaeg. Yreiddoch mewn brys, 

Euastus Snow. 

[At y llythyr uchod ychwanegwn ddyfyniad o lythyr Peter O. 
Hanson,o’r un lle, dyddiedig Awst 18, yr hwn sydd fel y eanlyu : 
— “ Derbyniasom lythyr V ddoe oddiwrth y b»awd John Forss- 
green, yr hwn a roddodd i ni lawenydd niawr ; bysbysa ui ei fod 


ÜDGORN SEION. 


26 $ 

tredi bedyddio Irî o bersmiRu yn nhref Geíle. Yr oedd llonp yw 
barod i hwylio i New York, efo cwmpeini o ffermwyr yiul'udolý 
a phan glywodd V brawd John am hyny, aeth i waered i’r lh-nt, 
ac a dradiiododd yr efengyl iddynt. Derbyniaaant hi yn llawen, 
a cheisiasant ganddo ef i bregethu iddynt mewn rhyw allt. Yna 
apwyntiodd gyfarfod yn y lle hwnw, yr hwn a effeitliiodd yn dda; 
bedyddiwyd 16 neu 17 o honynt, ac ychwaneg yn parotm i hyny. 
Wedi hyny ordeiniodd ddau hennriad a rhai athrawon, a dcsgocld 
îddynt pa fodd i weithredu yn y llong. Aetb sôn am y cyfarfod 
hwn i glustiau yr offeiriaid, y rhai, y cyfarfod nesaf, a’i gwylias- 
ant et* mewn llwyni, ynghyd â’r heddgeidwaid. Arol y cyfarfod, 
aeth marshall y ddinas ato, ac a’i cymraerodd gerfydd coler ei gŵt, 
g«n d ysgwyd ychydig; ac aracanodd ei daro yn ei wyneb, ond 
gwnaeth gamsynied, a tharawodd wyueb ei hun, Yna dygasant 
erf trwy y ddinas, gan waeddi ‘ y trochwr ! f dangosasant ef i’r 
prîf offt-iiiaid a swyddogion, ac yn ddiweddaf dygasant ef at y 
bamwr, yr hwn a ofynodd iddo lawer o gwestiynau, gwarafunodd 
Wdo i breu'ethu, bygythiodd ef â charchar ac alltudiaeth, danfon- 
odd am teddyg i edrych os oedd rhywbeth allan o le ar ei ben, ac 
yn ddiweddaf danfonodd ef i Stochholm, lle y treiwyd ef eilwaith, 
ac y penderl’ynwyd ar ei alltudiad ; ond mor bell ag y gallwn nt 
farnu, y mae efe i aros hyd nee y delo'r brenin yn ol o’r wlad.’’] 


ODDIWRTH Y BRIF-LYWYDDIAETH. 

Yr ydym yn rhoi y dyfyniad canlynol o lythyr a ysgrifenwyd yn 
Ninas y Llyn Halen Fawr, Ebrill 13, 1850, gan Lywyddiaeth yr 
Eglwys, at yr Henuriad Orson Hyde. Mae y dyfyniad yn fyr, 
ond y mae yn cynnwys llawer, a gwnelai ein brodyr a’n cyfeillion 
yn dda i’w ddarllen a’i drysori r— 

“ Nid oes llawer genym i ddweyd, neu ddim llawer o amser i 
ychwanegu at yr hyn a ysgrifenasom. Mae yn amser diwyd 
iawn gyda ni. Mae y tywydd yn deg, a’r hrodyr yn ddiwyd iawn 
yn hau gwenith ; ac oddiwrth ymddangosiadau presennol, bydd 
amotn anghen dwhl y dwylaw sydd genym yn awr at y cynauaf. 
Yr ydyra yn dysgwyl i chwj (yr Henuriad Hyde). * * * i ym- 
weled â ni vr haf hwn, a gobeithiwn y dewch chwi â llawer iawn 
o fedelwyr gyda chwi, o herwydd bydd eu hanghen arnom. Mae 
\ gweithiau cyhoeddus yn gulw au: gynnorthwy, ac y mae arnom 
eisieu y Saint yn nhref. 


UDGOBN SEION. 


2f>4 

“ Gwthiwch y Saint i Seion, a phorswadiwch yr oll o’r Saint da 
i ddyfod, ag sydd yn raoddu herfa droell (wheelbarrow), a digon 
o ffydd i’w gyru dros y mynyddoedd, &c. 

(Arwyddwyd.) “ Brioimm Yocng, 

“ Heber C. Kimball, 

M WlLLARD lllCOARD9^’ , 

Mae y blaenorol yn eglnr ddangos y ddyledswydd sydd ar 
y Saint i yragasjçiu i’r Dyffryn mor fuan ag y bo aragylchiadau 
yn caniatâu, er cynnorthwyo adeiladu Seion, ac ufyddhau i 
gynghor y rhai a osodwyd yn arolygwyr dros yr eglwys ac i roi 
cynghorion er lles a daioni cyffredinol y Saint a phawb 6ydd yn 
c-aru cyöawnder ac yn ííìeiddio drygionî. Tybiwn y dealla y 
doeth. ac y gweithreda yn gyferbyniol . — Frontier Guardian> am 
Gorph. 24, ISÔO. 


COFNODION CYNN ADLEDDOL. 

SIR DDINBYCH. 

Cynnaliwyd cyramanfa swydd Dinbycb, yn Abergele, ar y ISfed 
o Awst, pryd y cynnTychiolwyd pedair o gungenau, yn cynnwys 
Í0 o henuriaid, 14 o offeiriaid, 6 o athmwon, a 6 o ddiaconiaid ; 
10 wedi eu bedyddio, 4 wedi eu tori ailan, ac 1 wedi niarw ; cyí^ 
araswm, 1 19. Penderfynw'yd fod y brawd Jobn Parry, i fod yn 
llywydd ar gangen Dinbych ; a bod y brodyr John Davie6 a Johu 
Morris i fod yn gynghorwyr yn y gynnadletld. — John Parry, 
llywydd ; Williara Parry, ysgrifenydd. 

SIR FFUNT. 

Cynnaliwyd cyraraanfa chwaTterol swydd Fflint, yn Nhreffyn- 
non, ar yr I leg o Awst, pryd y cynnryehiolwyd pum cangen, jn 
oynuwys 12 o henuriaid, 8 o offeiriaid, 4 o athrawon, ac 1 diacon ; 
un wedi marw, cyfanswm, 73. Anerchwyd y Saint gan y Llrw- 
yddiou Phillips a Pugh yn dra effeithiol, a chafwyd cyramanfa 
ragorol iawn. Boreu dranoeth, cynnaliwyd eynghor, lle, y pcn- 
doi fynwyd fod Williara Parry i lywyddu y gynnadlead yn lle y 
brawd Johu Davies, ac Elias MorrÌ9 a Richard Griffuhs yn 
gynghorwyr iddo.— John Davies, llywydd; T. Greeu, ysgrifeuydd. 

Sllt FEIIUüNYDD. 

Cyrauianfa y sir hon a gynnaliwyd yn Nhywyn, ar yr 8fed o 
Fedi, pryd y cyunrychiolwyd chwech o gangenau, yn cyunwys 



t'iìGOftfi SElOjl. 




Í5 ô Lemiriald, ö o ofi’elriaid, 1 athraw • 4 wedi en bedyddio, a 
4 wedi eu tori allan ; cyfanswra, 72. Anerchwyd y cyfarfbdydd 
gan y Llywydd W. Evans, Thomaa Morgan, ac henuriaid ereillj 
a chÀfwyd gwrandawiad astud. — William Kvuns, llywydd; David 
ltoberts, ysgrifenydd. 


AMttYWI AETfl A U. 

HydrEf.— Yû fynych hẃn yw y mis tecaf o’r flwyddyn ; ond* 
inegys rhanau ereill o*n tymraoran, nis gellir ymddibynu arno. 
Mewn tymheredd (y cyfartaledd cyffredin yvv 55 o raddau) y mae 
yn rhesu rhwng Mai a Mehefin, ond mae y tair wythnoe gyntaf 
yn gyffredin mor dwyran ag unrhyw ran o'r haf; eithr y mac 
cyfnewidiad amlwg yn arferol o fod tua’r diwedd. Yn Scotland, 
mae grym gwaith y cynauaf yn cael ei gyflawni yn yetod y raia 
h'wn. Dyma yr araser hefyd y mae ffrwythau mawrion yn dyfod 
i berffeitlirwydd. Mae y gerddi blodau eg ymddangosiad hardd 

0 hyd, a rhai o’r hlynyddolion tramor ond yn dechren blodeuo, 
Ymddengys ŷ dahlia, hlodeuyn ardderchog o drosglwyddiad diw- 
eddar, yn ei holl ogonfant yn ystod Medí. Yr ydys wedi sylwi 
had yw y tŷ-gltr mor lliòsog raewn un tyrnmor arall. 

TeIthiwr Unîgol. — Yn y ílythyr sydd gan yr ITenuriad 
Roberi Campbell yn y u Frontier Guardian” am Gorph. *24, yn 
rhoddi crynodeb o îianes ei daith o*r Dyffryn i Council lìluffs, 
adroddir y peth canlynol : — “ Ar yr 21ain (o Fai), aethom heibio 

1 ychydig o weddeuau ychain a /u yn gauafu yn Lararaìe, ac 
hefyd heibio í ddyn efo berfa droeil (wbeelbarrow), yr hwn a 
ddywedid mai Scotchman oedd. Ceisiodd amryw ganddo i ym- 
uno â’u cwmni hwy, gun oddaw cludo ei ddarpariadau a’i wely. 
Diolchodd iddynt yn garedig, ond dymunodd gael ei esgusodi* 
gan nad allai aros i symudiadau araf grrersyll. Nid oedd efe yn 
ofni i’r Indiaid ledrata ei geffylau, ac nid oedd wedi colli dim o’i 
gysgu rhag ofn terfysgíad anifeiliaid. Dywedw r yd wrtho gan un 
o’n cwmni ni, sef y brawd John O. Angus, ei fod ef yn gweled 
prophwydoliaeth Formonaídd yn cael ei cbyflawni wrth ei ganfod. 
Tair blynedd yn ol y clỳwodd efe brophwyd Mormonaidd yü 
hysbysu y teithid y gwastad diroedd efo wheelbarrows.” 


15DG0&N 8EIOM 


266 

Pkif \throfa Deseret. — Mae y br«wvi Orson Spencer, sef 
can ghellydd yr athrof* ocboJ, yn anfon auercbi«J o'r Dyffryna 
dyddieilig Ebrill 17, 1800, at holl gefnogwyr dysgeidiaetb, gan 
erfyn eu cymhorth at setydliad mor wiugiodus. V mddengvs yr 
aDerchiad yn y “ Frontier Guardian’’ ain Gorph. 24, Ile y dywedir 
y bydd yr athrofa iion yn fuan yn alluog i ddysgu mwy o ieith- 
oŵld byw nag un aihrofa ar wyneb y ddaear ; ac am ieithoedd 
marw, gadewir hwynt i’r meirw. Bydd yn rhydd i bawb; ac 
amiogir breninoedd, ty wysogion, a phenaelhiaid y ddaear, i ddan- 
fon eu hanrliegion a’u hoffrymau iddi yn mlaenllaw, gao y gall 
fi>i etto yn ddefnyddiol i’w plant, pan fyddo eu teuluoedd rn 
Jlechu yn yr ymguddfan iachus hono rhag chwyldroadau y byd. 
Derbynir rhoddion gau Orson Pratt yn Liverpool, a chan W. 
Phillips yn Merthyr. 

Teml NArvoo. — Ymddengya i adfeiliadau teml Nauvoo, y rbai 
oeddynt yn cael eu cyweirio a’u gwneuthur yn ymborthdy, y9gol- 
dy, &c., gael eu chwythu i lawr gan gorwynt, ar v 27ain o Fai 
diweddaf. Bu amryw ar fin colli eu bywydau o’r herwydd. 

Her Oeí».— Mae eneidiau y cyfiawuion, fel y blodau, yn rhoi 
allan eu i>erarogledd yn fwy effeithiol yn mlirydnawu eu dyddiau. 

Eistei'. — Os gelli fyw yn rliydd oddiwrth eisieu, na ofala am 
ychwaneg ; nid yvr y cwbl arall ond gwagedd. 

Canm awl. — Na chanmolwch ddim ond yr hyn sydd yn deîlwng 
o ganmoliaeth ; felly, caiff eich barn ei cbymmeradwyo, a’ch gon- 
estrwydd ei ganraawl. 

Trofiad. — Profiad yw y cynghorwr goreu ; ond gweîl dysgu 
cddiwrth brcfiad ereill, nag oddiwrth yr eiddora ein liunain. 

Sylayad C all. — Y dyfroedd dyfnaf ydynt y rawyaf dystaw; 
lîestri gweigion a wnaut fwyaf o swn, a symbalau yn tincian a 
wnant y gerddoriaeth waethaf. Y rhai sydd yn meddwl leiaf, 
yjynt fynychaf yn lîefaru rawyaf. 

balchder. 

Balcbder Cyraro yw ei Saesnaeg, 

Balchder Sais yw siarad Ffrengaeg ; 

Balchder byd yw gwrthod crefydd, 

Balclider Saint yw barnu ’u llywydd. 


JOÜN UAV1S, AKCRATPYDU, MERTUYR-TYDHL. 


!»»« «•' »4 à 1 . 1.4 4 i O ftOM H I 

*t* ntuiiuàj »r niiuui. i.' 


tDdORN SEÍON, 


^firn g ^auiî. 


i ti. II ; HYDREF, IfOO. {l’uis %. 


CINNWYSIAD. 


Ancicb'iü at jr S»»nt 2Ö7 

(irnian iJoctlnncb 272 

Cuinodiun y ü) unnanfa Gy> 
ffintiiiul a iynuali**)4l 
)n Mnat y Ll»n lialen 

(parbaii) ,<i73 

Ll)th>r « Ddlaaa y Ll)u 

llaini 2,4,1 

|*r Ai*»)dd fciawyr ***** 

287 

Pennlllion a íyíaiiwntdujd 
pan »r y daiib i Galifor* 
nia **» 

Llywudiactb liiriosartbul i 

C uü ucu Uocrcl iW9 


AmddifTyniad 200 

Coliiudioii Oiinailltddol— 

Sir Bculro 291 

Sir Gaeityiddin 291 

Sir Fynwy 202 

Cyii. Üdwyr. Morjíaiiwg .. 202 

i Sir Abeitciri 292 

Aliuyw iarlbau — 

Hwlief 293 

DrBeret 293 

Diarebion Cyuireig 204 

Glytbineb 294 

294 

Cyuglior 294 

Catnsynied 29:1 


MERTHYR-TYDFIL: 
ARGHAFHWn AC AR WERTH GAN J- DAV!S, GEORGETOWN; 

( R WERTH HEFTD 

Gan ) Samt >n ayllreDino., a "a«er o DfrweObwyr, 
tnvy y Deau a’t Gogledd. 


1S50. 


AT EIN OOIIEBWYR, Ac. 


(í” n«ria1»il r lîoiiff A'r Ymfn*l«ryr rtmrri* hwylln o I^Trrpnoi 
■ r ? Ihf«-! o'r mi« h«rn, «l«n h wy*l<lt«r«h y hr««d Jolm 
M -rrit, o *ir Hmfro ('rnnrywl y llonf I IH n 8«inK 
C’vior*if # u 71» o r«i i |UU o'r hi .1,— Cymtnrr ym 

ÍiI'Iib<I C ynirrijf Ärull i«* lun d*-. hrru I«n»tr, ■ brddrri i’r 
rl»vi • nr.fuiin brrd hyny ddanfon cu hrn«aa 

ft'u rhufrdftiiMyld i inrwu yn ddi ••««<!. 

Apm'Tuim \p*v»itlr KlW«»r K.l»n» U I drifhlo irwr Oyn. 
nu Un.tdou v íÌM^Ir ld. dfttt ny furwy.ldyd y lly»«ddi"n rno, 
Apwynlir HopkÌM i ÌT««<ldu rrnnuiloM Sir 

Aberloifi, n John Morrii» • Jo »n Knm yn KTn*hor«yr 
iddo. Apwyntir Philiip Srii yn ftii fynjihorur I John 
I*riro # tii »ir Hrnfru, ao i lofiuio yn y pftrlhun C*>mrrig. 

Cÿ* 0 wrlftom lyihrr o’r Idrn II »lon «yidi«rth ci»«*rr i l*)tillip 
Srii, yr hon ord«l fyda'r Saiul yu Nauroo, ae y m«e yn 
fwiifuthur yn dd». 

Ctmmihf» M«»ciib«TVI. — K r i ni Ttgrifenu hinn y iimmmfi 
h-*n yno c*in huiiftin, r|to ywell penytn *rn% rr curl yr 
hni'» o'r flyninmrll hri<*d<»i. Ciin hyny, »rfr u(f«n rf 
mrwn hnnn<*r rhifyn o'r I jk.<*rs ue*ftf # yr h«n a ddan> 
fouwn yn ddi««rd i hob tr«u, yti wcrth c« i»i" i* • dimai ; » 
danfonwn yr ii«Mt*-r tr«il # yn cynnwy» yr »<nlcn, yn >r 
ftm«er «rfrro 1 , »ni ft'ttiog. 

YU l'DGORN. — Hftttfdwn i nrpn»fT.i yr Utm^Rv y flwyddyn 
nc«Af bub pythofnoa, yn I6tu i., n'r plyg prt-rennol (heb 
■tnlen), «m UN ukim<>o, i«u liyderu y do*p»*rlhir llawcr 
ÌHtrn yn ychwMnef. Hydd yr un fuiut .» 44 l'hrophwyd y 
Jubili," oud «m h«nn»*r ei bri» î l>»nfoner gwybod pa 
fiiìnl * eìiir díìeibyn yn mhob min, yn ddìoed. 

AT Y DOSlM RTH'VYR. — Hendithied Duw y rhai fTyddÌawn ; 
a gweddied panb dro» y Ileiil. Muo rhai wedi danfon 
■tom eu *• cnriad gwreuocuf/’ a dim ond hyny, er ysdau 
nou dri chwnrler. l’yiuthorenj b«wb o hyn allun i wn«*yd 
en talitidau yn fynychach, niegy» p<»b mi» # a settlo & ni ar 
bttn pob chwttîter. O» bvdd lly fmu nr luw heb werlhu, 
gellir eu byslyried yn rhau o*r dyle<l wrili «eltlo; ond ni 
fydciwn yn derhyn llyfrnu yn nl # coöer. Dylid ymdrccbu 
guerthu yr Udgors oll # fel y daw «llan. 



U D C. O R N S E I O N, 

N K V 

'o>:tcn p â)aint. 

Rmt\ *2Î.] HYDRfiF, 1850 ICyf. IT. 


ANERCHIAD AT Y S\INT. 

Anwyl Fhodyr, — Ni fu cyinmaint o anydd ynom ich anerch 
■eriùed o’r blaen, ag sydd yn hresennol Teimlwn fod genyra 
rywbeth o bwys i’w hysbysu ; a chredwn eich bod chwiihau 
mewn cyílwr addl’ed i dderbyn pa bethau bynag a ddywedwn. 
Os na fydd i ni wneyd lles inawr, gobeithiwn na eíTeithiwn un 
niwed. Teimlwu fel pe byddai ein njynwes yn llawn o gariad, 
a’n boll fryd ain wneuthur rhagor o ddaioni yn nheyrnas Dduw. 
Edrychwn gyda phleser inawr ar y gwnitii sydd eisoes wedi ci 
gyflawni^ eithr edrychwn gyda mwy o bleser ar y gwuith mwy a 
feddyliwn ellir ei gyflawni etto. Nid da boddloni ar waith dwv- 
Ia*v, os gellir cael rhywbeth tebyg i ager i weiüiio. Edrychun 
ar haues y byd ; mae yr arufwch a berthynai i b«>b p.-th gynt. yn 
awr wedi troi yn gytlymdra. Mae y daith oedd yn wythnos wedi 
troi yn duith diwrnod, a thaith diwrnod yn dailh uwr. Carlamir 
dros fùr a thir megys wrth adenydd y gwynt; a’r syndod niwyuf 
yn awr yw, nad ellir myned yn gyflymach. Mae pob petli wedi 
dyfod yn hawsach i’w gyflawni hefyd, a hyny yn llawer buanach 
nâ cbynt. Ymddengys fel pe byddai holl elfenau natur ara 
arbed dyn yn hollol, ac ar yr un pryd gwneuthur erddo saith 
cy mmaiut o waith ag a allai efe wneuthur ei hun. Niù oes dira 
ond peiriannau yn mhob man, at bob mHth o wailh ; a braidà 
nad yw y cyfan yn mcddu galiuoedd dyn. Mae y chwyddwydT- 
au yn tremui i ffurfufen v ncfeedd, a darìlen ei hanes ; maeyr 
22 



2fi8 LBGOnN SEÎOS. 

nger f?erby«lati vn rhedeg, gan besychu a cbwihan; ac t 
D wyhran dyl’nion V mòr yn gyfryngau i drosglwyddo ni ddwl* 
Braidd nad vw dyn yn cael gan yr ŷd i h«u, medi, dyrnu,» malu 
ei iuinan, yn yrnborfh iddo ; yn cael gan y dwfr i ddyfo«l ei hun 
o’r íì'ynnon i’w ddisychedu ; ac yn cael gan y gwlan i nyddu a 
gwau ei hun yn ddillad iddo : a dygir hyn oD oddianigylch yn ỳ 
modd cyílyinaf. Mewn gair, mae pob peth yn y dyddiaii hyn yn 
•yd-dystio mai bvr-waith sydd i gael ei wneulhur ar y ddaear; 
ac ara hyny, y mae pob peth yn ymrwyddhau ac yn ymgyílymu. 

l*’e welwn wrth hyn, vnte, fod gwaith dyn yn eael ei gy(lvrau ÿ 
9 bod pob peth yn cyduno yn y gorchwyl. Mae gwaith gau 
Dduw hefyd, ac y mae yn waith mawr iawn; a rhaid ei gwpla af 
fvrder. Gwaith ydyw hwn sydd i lanw yr holl ddaear, ac i gael 
oi ddwyn oddiamgylch gan ddynion. Hyd yn hyn nid oea 
nemawr o ager wedi ei ddefnyddio genym er ei gario yn mlaen. 
Mae amser yn prysuro ei gamrau, a dydd i ddydd yn ein nesu at 
y “ dydd mawr diweddaf,” pan y dysgwylir fod y gwaith wedi eî 
orphen. Y gwaith yw pr-gethu yr efengyl hon ara y deyrnas 
trwy yr holl fyd, er tystiolaeth i’r holl genedloedd : ac yna daw 
y diwedd. Nid yw hyn etto ond megys wedi ei ddechreu ; a 
•hau mai “ bjr-waith” yw y cyfan i fod, ymddengys fel pc byddai 
•isieu rhywbeth fel ager arnom i’n cynnorthwyo i’w orphen mewn 
pryd. Y tafod yw y prif beiriant sydd wedi bod raewn gwaith 
gan y Saint gj'iit ; ond y raae Saint y Dyddiau Diweddaf wed 1 
dyfeisio tafodan iìexcyddioi) y mewn ychwanegiad, ac wedi bod trwy 
hyny yn alluog i dystiolaethu mwy am yr efengyl na’rSaint gynt. 
Y tafodau newyddion hyn yw y traetbodau a argraffa gweision 
Duw yn yr oes hon ; a mawr y cynnorthwy a roddant. Ond er 
«ynimaint o dafodau sydd genyra, rhwng y ddau fath, etto nis 
oes chwarter digon. Mae cunnoedd o filoedd o’n cydgenedl 
nnwyl heb wybod dim etto am yr efengyl ; ac y mae yr amser 
wedi dyfod pan yr hyderwn y cânt wybod. Mae dyrauniad ynom 
ni i’w hachub, ac y mae yr nn dymuniad hefyd yn yr holl Saint. 
Nid oes neb yn meddu Ysbryd Duw, os na fydd dymuniad felly 
ymldo ; canys y mae Duw yn ewyllysio achub pawb, a dylem 
Minnau sydd aiu ymdebygoli iddo, feddu yr un ewyllys. 



rncoRN »KfOK. 


Tjbiwn j clywwn y Saint yn gofyn, Pa beth a allwn ei wnen- 
thur yn rhagor er cyflymu gwaith Duw? Älae ein swyddogio» 
yu pregethu eu goreu, ac yr ydym yn dosparthu llawer iawn • 
draethodau. Os dungosir i ni y gallwn wneuthur rhagor, byddwn 
yn awyddus i’w wneyd. Wel, rhaid cydnabod bod ffyddloudeb 
niawr «edi bod, yn ol y wybodaeth ag oedd yn meddiant y Saint : 
ond yn awr mae yn llawn bryd i gyssylltu cyflymdra wrlh y 
cylau a wnawn, fel y byddo gwaith Duw yn oael ei orplien ar 
Irys. Mae y fath beth yn boaibl â chael ager yabrydol i weithio, 
oud cael tân Duw yn ein myuwesau i’w gynnyrchu. Nid ydym 
am osod tafodau ein ewyddogion i fyned yn gyflymach, oblegid y 
maent yn ddigon cyflym eÌ60es; a digon o lionyut mewn nifer, 
lieh fod eieieu llawer yn rhagor. ilae llnoedd o honynt á rhy 
fach o wailh ganddynt, tra y mae gwaith anfeidrol o’u blaen. 
Ychydig o bechaduriaid a ddaw i yraofyn gwirionedd i leoedd 
addoliad y Saiut, gan nad oes yno gymmaint o wychder ag sydd 
yn y capelau, a chan nad oei» yno neb yn pregelhu ag y maent 
hwy wedi beutyru iddynt eu hunain : lieblaw hyny, y mae llawer 
o ddynion da, o herwydd eu sél, nad Ant i uu man ond i'r lle y 
cawsant eu dwyn i fy ny, ac felly y maent yn barhaus allau o 
gythaedd lleferydd gweision Duw. Mae y ddyfais i bregetha 
wrth yr holl rai hyn wedi ei cbael allan ; a’r unig beth sydd yn 
eisieu yn bresennol, er cyflawui hyn yn effeithiol a chytiym, yw 
yr ager, — ac y mae hwnw i’w gael. 

Yr unig ffordd i bregethu with y rhai sydd yn ihy gall, yn rhy 
falch, yn rhy dduwiol, neu yu rhy elyniaethus i ddyfod i’n ileoedd 
o addoliad, yw dosparthu traethodau iddynt, sef pregethau v rhai 
hyuy a ystyrir yn dal swyddi uchel yn ein heglwys. Mae y rhai 
hyny wedi argyhoeddi eu cannoedd yn barod, ac wedi argyhoeddi 
amgenach dynion nag y gallodd y swyddogion ddyfod o hyd 
iddynt mewn un ffordd arall. Mae y pregethwyr dy 6 taw hyn, sef 
y traethodau, yn gwneyd eu gwaith yn efleithiol iawn. Mynych 
y 111 ae yr un traethawd yn cael ei ddarllen gan fwy o nifer nag 
sydd weithiau yn gwrandaw dau henuriad ag a fyddant wedi 
îeithio tuilltiroedd er dyfod i bregethu, Fel hyn, ynte, y mae un 



27* 


i DengN t«.TOir. 


rìi'vaer anwybodus, efallai, irwy estyn faetliawj bach yn líair ef 
«hymmydog, vn gwneyd cjmronint o waitli â dau neu dri o 
•'wyddogion, er fod y rhai iiyny oll yn gwneutìiur eu goreu. 
Yti fynych iawn mae gnn chwiorydd f«ry o ddylanwad i werthu 
traethodau na neb o’r swyddogion ; dychrynir rhag yr ofTeiriad- 
aeth, tra y groesawir chwiorydd neu blant. 

Yn awr, mae y pwer sydd gan nn chwaer i wneuthur daiont, 
end ei osod mewn gweithrediad cyffredinol, yn ddigon i d # roi y 
byd y tu arall i fyny. Gwelir ynia megys rhyw “ Forgan’* yn 
dangos ei ager ; a meddyliwn y gallwn, gydag ycbydig o undeb n 
ffyddlondeb, ei wneyd i droi olwynion iechydwriacth yn gyflym- 
aeh nag y troisant erioed, a dwyu oddiamgylch adferiad yr otiegC 
yn mhlith e»n cenedl. Hwyracli fod amser i ddnd i eni eenedl 
niewn un dydd; a dyna yr amser pun ▼ bydd yr ager wedi cyr. 
haedd ei berlTeilhrwy ld. 

Ttellach, cawn dJangos ein cynllun i osod yr ager hwn mew?» 
gweithrediad cyíTredinol. Yn flaenaf peth, gofaled pob cangen 
a»n ddigon o “ ddyfroedd lawer’’ yn agos iddynt, a digon o Ysbryd 
Duw yn dân yn eu plith; ac yna gellir ystyried fod yr ager yn 
barod i weithio. Yna bydded yr cmjineer , sef y llywydd, yn 
awyddus i gyflymu y gwaith ; oblegid bydd y cyfan yn ymddi- 
bynu arno ef; ac ni weithir dira, os na weithia efe i ddechreu. 
Dyweded wrth ei Saint, Anwyl frodyr, y mae yma hioedd o'n 
hamgylch ag a ddylem ni ymdreehu eu hachub; ac y mae yr 
atnser wedi dod i ni allu cyflawni hyn yn gyflymach o lawer nag 
erioed o’r blaen. Ymdreched pob un o houocli, yn gyntaf, \ 
hrynu un copi o bob traethawd ì oìeuo eich hunain, a chyda llaw 
aed pob brawd a chwaer, yn hen bobl a phlant, yn ddosparthwyr, 
er mwyn goleuo y byd. Na ddyweded neb nas gail eu gwertbu, 
canys nid allaf ei gredu. Mae ager yn awr wrtìi y peiriant, ac y 
mae yn rhaid iddo lwyddo. Mae genych oll berthynasau, cyf- 
oillion, a siopwyr. Os na phryna y perthynasau neu y cyfeillion, 
cwch at y siopwr, a dywedwch, Yr wyf fi yn prynu yn eicli siop 
«hwi, a dysgwyliaf i chwilliau hrynu ytî fy sir.p inuan; ac os na 
wuöwch, treiaf rhyw siopwr arull. Nu fyddud ucb o honoch X 



UDGORN SEION. 


271 


diywilvdd arno, obîeRÌd bydd Mab Ouw vn dyfod i wybod. 
liydd gweled yr holl S iint yn ymdrechu gyda eu gilydd i werthu 
yr hyn a allont o lyfrau, heb ehv, yn pregetbu nior uchel â’r 
llyfrau cu hunuin; a duw y byd i ganl'od dytuuniad achul) yn 
ngbalon pob Sant. Dyweded pob uelod nad yw efe ani wneu- 
tliur masguacb, ond mai cytundeb sydd yn miilith ei frodyr oll i 
boo un werlhu rliyw ychydig er gwneuthur lles mawr rliyiigddynt. 
Gyda Uaw, cofìed pob aelod i un chwaer fach dlawd, yn Merthyr, 
yn ddiweddar, werlliu caut o draethoduu i’r byd, inewn un diwr- 
nod, lieb ddimai o elw. Wele enghraiflft o liwer yr uger; yn lle 
derbyn un copi o draetlmud, derbyniodd gan cymn aint, ac ond 
odid na phregethodd traethodau y cliwuer i gannoedd y üiwrnod 
liwnw, lieb sôn am ddiwrnodau ertill. Nid ydys yn gofyn am 
ychwaneg o arian oddiwrih y Saint, ond ychwaneg o’r hyn a all 
y tlotaf ei roddi, sef ei ewyllys da at waith Duw. ()s bydd digoii 
u’r “ trysor mcwu llestri pridd ganddynt,’’ byddaut yu ddigun 
cyfoethog. 

Cynhyrfed pob llywydd ei Saint yn y modd uchi'd, a sicrhawn 
y daw llwyddiant mawr ar waitli Duw. Nid y» ein biodyr a’n 
chwiorydd etto erioed wedi dycby rnmygu pa beth a allant gyf- 
lawni. Daw ymdrech cyffredinol y Saint i wasgaru gair argraíF- 
edig Duw, i etTeilhio goslyng’ad mawr yn mhiis y traelhodau, ac 
felly i hwylusu V gwailh yn fwy fyth. Yr yd\in wedi dweyd 
lluwer o’r blaen ynghylch llyfrau, ond ni ddangos;«sora hyd yu 
awr, yn iawn, pa belh yw dyledswycldau yr hoil Saint. ua diwaiih 
eu gnllu. Ysgrifenasom hyn mewn ffydd, a cbredwn fod diwyg. 
iad mawr wrth y drws. Cilied y sawl a ddywedo ein bod am 
ymgyfuethogi, yn lle gwmmthur ewyllys Duw, odcliar eiu tì'ordd; 
siaradwu ag ef pan rnddwn i mewn ein cyfrif. Araser i weithio 
ydyw ììwu ; bydd y settlo i fod ar ol darfod. Blaenored pawb 
arnom V prvd liwnw, os gallanl; ond bydd raid i ni ddyfod â 
rbywbetli yno hehiaw cyfoeth. Y sawl fydd \n myned ag arian 
yno, yw y rhai a wariant yr arian a *ìderbyniant am lvlrau yn 
bresennol. Onii digon ar hyna, oblegid y mae rh ' \strau i fod ; 
awu trwyddynt, a chytìawnwn ewyllys Duw, ac vua caw n ein 
gwobrwyo â chyfoeth y nefoedd, 

Gosode l llywydd pob cangen ryw ddarlîeuwr da i ddarllen yr 
anerchiad hwn yn gyhoeddus, yn nghlyw yr hoil Saint, fel y 
byddo bywyd yn cael ei gyflwyno i bawb; a phob peth da a allo 



272 


t'DGORN SEK>tt. 


efe ychwanegu, bydded er bendith. Ac os bydd y Sdint am daen& 
y gwirionedd, am gynnyddu mewn rhif ac mewn gaâlu, ac «m 
fyned i Seiou yn fuan, byddant yu sicr o wneulhur ein hewylly» 
ni ac ewyilys Duw. Teitnled pawb o’r Cymry dros y Cymry, atu 
ein bod yn genedl fecban ; mae cylchrediad ein llyfrau,o angheu- 
rhaid, yn foch, tra y mae eiddo ein cymmydogion yn fawr. Ni 
ddylid, wrth gynnorlhwyo y wasg Seisnig, anghofio ein dyled- 
8wydd tuag at y wasg Gyrareig, yr hon sydd yn gorfod llafurio 
dan gyminaint o anfanteision. Nid yw y Gymraeg i ddarfod yn 
fuan, fel y breuddwydia rhai, ouide i ba beth y cyfieithir yr Ath- 
rawiaeth a’r Cyfammodau a Llyfr Morraon,ac y sefydlir cangeuau. 
Cymreig yn St. Louis, Kanesville, a’r Dyffryn? Na, rcue yr 
Arglwydd am gael rOB llwyth ac iaitu i’w foli; canys y mae efe 
yn eu deall i gyd. Am hyny, ymegnied pob brawd a chwaer i 
gyhoeddi y newyddion da i bawb yn ei iaith ei hun, nes y byddo 
bryniau a dyffrynoedd Gwalia yn aJseinio. 

Yn nwr, terfynwn gan fendithio y Sainl. Gras ein Harglwydd 
Iesu Grist fyddogyda chwi oll. Amen. 

Eich gostyngedig weision yn Nghrîst, 

WlLLIAM I’HILLIPS, 
JOHN DaVIS, 

Thomas Pugh. 


GEMAU DOETHINEB. 

Nid oes neb mor ddiwyd i ddefnyddio amser ag ydynt i roi 
esgusodion dros ei gamddefnyddio. 

Nid oes amrantyn o amser rhwng rhy gynnar y diafol a rhy 
ddiweddar. 

Mae yn ffordd sicr i foddhau mewn cyfeillgarwch, i dalu y 
sylw dyledus i’r hyn a adroddir. 

Fel y mae dynion synwyrol yn dywedyd llawer mewn ychydig 
o eiriau ; felly, y mae y ffol yn siarad Uawer, ac heb ddy wedyd 
dim. 

Unigrwydd a’n siriola pan fyddwn wedi blino ar gyfeillach ; a 
chyfeillach a’n bywiocâ pau fyddwn wedi blino ar unigrwydd. 

Hiraethu am glod sydd weudid; ac hunan-dyb y w cydyinmaith 
cyffredin auwybodaeth. 



rDGORN SEIOÜ. 


273 


COFN r ODTON Y GYMMANFA GYFFREDINOL A GYN- 
NALIWYD YN NINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
DESERET, EBRILL 6, I S50. 

[P*RH*U O DW î». ŴJl ] 

Dnu o'r gloch, prydnnirn. — Yroj»ymuillod<l y cymmanfa draphefn, 
«c a alwyd i drelii gan yr Hemiriad Benson. Canwyd hymn 
gan y côr. Gweddiwyd pan R. T. Benson, a chanwyd. 

Cyfododd y Llywydd Yonng, a dywedodd, Gyda llawenydd a 
diolchgarwch i’m Tad Nefol, yr wyf yn edrych ar y gynnulleidfa 
hongyda rhyfeddod. Yr wyf yn Uawenhau wrth weled fy mrod- 
yr a'm chwiorydd yn ymgynnull ynghyd i addoli yr Arglwydd. 
Mae yn wledd i mi i edrych ar y Saint. Mae yn llawenydd a 
gorfoledd i fod yn eu cyrodeithas. Teimlwyf yn ddiolchgar am 
fod y fath nifer fawr wedi tirio yn ddiogel ar y mynyddoedd. Yr 
wyf yn edrych yn nilaen ar y dydd pan y bydd ugeiniau o fíloedd 
yn yrauno â ni yn ein diogelfa unig. Mae yn fater o gysur i rai 
i gael y fraint o edrych ar y Saint. Gallaf ddweyd yn wirion- 
eddol, fod hyn yn felysach i mi nâ J r diliau mêl. Y loddest 
fwyaf a allaf fwynhau, yw yrogyfeillachti â’r sawl a ymhyfrydant 
i wasana-tliu yr Arulwydd â’u lioll g»lonau. Ac yn nghanol pob 
cystuddiau ac amddifadrwydd, ineddwn fraint na chawsom erioed 
o’r blaen, sef ymgynnull heb gael ein hpfíonyddu gan ein gor- 
thrymwvr. Yr wyf yn ystyried rhagluniaeth Duw fel amlygiad 
newydd o’i ddaioni, wrth symud y Saint i’r lle hwn — wrth gan- 
iatâu i ddrygioni y drygionus i’n symud i'r lle hwn. Gobeithiaf 
y gwnawn ddefnydd o’r cyfryw. Byddwn yn ddiolchgar pe gall- 
wn gael fy nheimladau wedi eu boddloni yn y gyramanfa hon ; 
i rvw raddau y maent, a byddant etto. Pan y meddyliaf am y lath 
ymdrechfa a llafur ag yr ydym wedi myned trwyddynt, llawen- 
ychwn am y fraint o edrych ar fy mrodyr am ddiwrnodau a diwr- 
nodau. Mae yn le o ddedwyddwch i mi — y dydd yr hir edrychais 
ara dano, i fwynhau y rhagorfreintiau sydd yn e.wr yn fy am- 
gylchynu. Yn wir gallaf ddweyd, i mi edrych ar y bobl 
hyn, ddeg neu bymtheg mlynedd yn ol,gyda dysgwyliad y buasai 
pob dyn a beny w yn cael eu darostwng i’r bedd, eu bywydau yn 
cael eu treulio wrth bregethu, gwylied eu tai, ac amddiífyn eu 
ieuluoedd, cyn y gallem fwyuhau y fraint brescunol. Dysgwyl- 


271 


UDGORN SEfOV. 


iais inai gan fy mhlnot y buasai yn cael ei mwynhau, ond nid 
geuyf' fì. Yr wyf wedi cael fy siomi — hyn yw yr oll a allwn 
ddysgwyl — fy mywyd, fy ngwaith, yr oll a allwn ddysgwyl w\th 
n«’u d«lvg ralynedd vu ol, a fwyubeir c,enyf yn awr. Mae rhag- 
luniaotliau yr IJollal'um; yn llcfaTU cyfiolau wrthyf, ac. yn 
dy\vcd>cl wrth I^rael, Byddwch ar eich gwyliadwriacth. Saint y 
Dyddiau Diwedduf, byddwch ar dw r o wyliadwriaeth. Mae 
rhagluniaethau Duw, fcl ag y niaent yn cael eu hamlygu i’r 
ddaear, yn llefaru wrtbym, a dyleut j'ael cu cydnahod fel rhual 
taranau, y bydd i’r Arglwydd gwtogi ei naith meuu cyfiawnder, 
oblegid byr waîth a wna cfe ar y ddaear. 

Gallaf ddweyd wrtli holl IsraeJ, y raaeyn bryd i ni ddihuno o'n 
cysgradrwydd, o’n tciinladau niarwaidd a cliysglyd ; dihunwch í 
gyfiawnder, a brysiwch y gwaith a osodwyd amom, obíegid tnewn 
dydd ac awr nad ydym yn ddysgwyl, welo Fab y Dyn yu dyfod, 
raor gytìym ag y mae olwynion atnser yn Uoi, i ddwyn blinfyd, 
newyn, tàn, haint, cleddyf, u’r dinystrydd ag sydd yn rbodio allan 
gauol dydd, neu ganol uos, ac yu difa ei filoedd; mae cenedloedd 
yn cacl eu dymubwoljd ; inae tcyrnasocdd yn crynu ac yn syrthlo: 
mac byd cyfan mev» n cyfiV« a I ; — pa beth a allwn ddweyd? Gallaf 
fi ddweyd, gwyhvvch ! gwyliwch ! ! gwyliwcli! ! ! frodyr, a byddwch 
ffyddîawn ! Pan ddaoti.um yma boreu ddoe, yr oedd fy nheirn- 
líidau yn hynod; gweluis cin bod am Üynyddocdd wcdi cael ein 
hamddiîudu o’r fath fruint o gyfarfod ynghyd i addoli yr Ar- 
glwydd. Hwn yw y l!e niwjaf cysurus a welais erioed i’r Saint 
gynnal eu cyfarfodydd ;. n ein lle o ymgasgliad. Fan oeddera ar 
wasgar yn y byd, yr oedd genytn neuaddau gwycbiou ; ond yn lle 
yr ymgusgliad, hwn yw y goreu. Beth nesaf, frodyr? Meddylia 
TÜai, ini af i’r gymmanfa; ond oe gwn.if, nis gallaf aros yuo. 
llhaid i mi fyued i’r kanyon6, neu hola fy anifeiliaid. IîoíTwn 
fyned i’r gymmanfa, ond y mae arnaf eisieu aredig fj nhir, neu 
gloddio fy nghae, ueu fyucd i’r felin, neu i’m fferm. Hyn wyf 
yn deimlo— teimlais ef ddoe. Mae genyf fi yr iin gofalon â 
dynion ereill — gofal fy uln u!u, v gwaith dyddîol sydd gecyf; mae 
fy musnes o’m llaeu; ond dywedais wrth fy anifeiìiaid a’m diad- 
elloedd, a’m hychain, gorphwyswch yn awr; weithwyr, attaliwch 
bawh eicli gc.rnchwylioD ; fy nheulu, parotowch i roesawi y sawl 
u a’wo gyda ri; gwnewch y goreu a alloch ; parotowch y pethau 
goreu ev eu diwallu â hwyut; ac wrth bawb oddiaingylch i mi 



l'DOORN SF.ION. 


dywedíris, çorphwyswrh ira y byddwyf yn mynpd ac addoli vr 
Arglwydd Mne wedi bod yn ymdrech fawr, fel dwy fyddin ddir- 
frtwr yn milwrio* yr oedd gelyn pob cyfiawnder wedi bod vn 
çwrthwynebu trwy ystormydd a tharanau, fel na fyddai i ni allu 
l!e i gyfarfod; yrydym wedi bod y n ymla>ld ac yn yradrecha 
am flynyddau. Yr wyfyu c<<fio mai pedair blynedd i Cliwefror 
diweddaf y gadawsmu N*auvoo ; oddi.ir yr ümser hwnw livd vn 
awr yr ydym wedi bod yn yoidrechu adr'ladu lle i ymgyfarfod 
ynddo; lluddiwyd ni i gael Cyngbor-dŷ, nid ym wedi ei gnel etto; 
buom ddou auaf yti fiegur, ae y m*e rhui o’r Ilenuriaid wedi 
angbofio hod Ouw ; maent wedi anghoíio eu cyfamfnodau, eu 
iiaddunedau, a’u gweddiau ; y in H*nt \v<yli au^hofio vr hyn ng 
oeddynt yn gofio unwaith, fel y peth cyntaf a blaenaf yn en 
calonau. Fe ymgystadleuaf ag uurliyw ddyu a elo i aredig v 
fory, pa un a gwyd fwyaf o wenitii, irwy ar oh yma y fory a roymt 
•ein calonan yn wresog, oeu fyned i tiedig; gwehtis hvn yn cael et 
dreio, a i brofi, sef pan fyddo Duw yu gofyu riiywbeth gan ei 
Saint, a hwytliau yn ei gyllawni, y inoe eie yn gallu rhoddi V 
cynnydd yn well, na phe byddent yn gwasanaetbu eu bunain ; 
nid oes y dyn cyntaf ag sydd wedi emiill y picayuut* gyntaf trwy 
fvned i uti o r kanyouâ ar y Sul, ueu trwy weithio ar v ítvdd 
Sabboth; nid yw anghen yn gyru dyn i wue.yd liyny, dim y fath 
beth, eithr dyna yw eu tueddiadau, a'r ysbryd sydd ynddyuu 
Nid oes un angheu tnyued i*r kanyons, neu gyrcbu eich anitei.- 
ìaid ar y dydd Sabboth, hyddai gystal i chwi aredig; ond teimlu 
rhai megys pe ua allent liehgor amser ar dJiwrnod o r wythuos, 
Yr ydym wedi troîo byn wrth drafaelu er pan gnduwsom ìS’huvoo, 
a diiu unwaith wrth drafaeìu ar y dydd Sahboth, yr euuillasom 
trwy hyuy, ond collasem ddiwrnod neu ddau yr wvthnos gan- 
lynol i dalu y pwyth, Beth yw y niwed ? Mae yn prufi eich 
bod yn anmliarcbu rheolau Duw natur, — y Dow a wasanaethwit 
ni. Alae y cyfreithiau sydd wedi rlieoieiduio y r elfenau yn gwyb- 
od pa beth a allant ddyoddef; dywedodd Ffwit!i ddyn, wedi i 
chwi weithio cliwe diwrnod, gorphwysweli uu, i aJlywio eich 
cyrff ; gadewch i’ch ceffylau a’cli ímileiliaid sy’n gweithío i or- 
phwys ; eich gwrrywod a’ch beny wod, gadewch iddynt hwythaa 
orphwys; uid wyfyn meddwl gorphuys lt-1 t'nsti jnogion, maich- 
ogaeth deg milltir i gyfarfod, acyna raarenogaeth pump ar hugaiu 
er mwyn pleser; oud medJyliaf Sabboth Suint: uid oes ctaedi 



Unr.ORN sKfAtr. 


tn 

tia phobl yn ca'lw y Sabboth, nac un Cristion, o’r Pab hyd ỳ 
dlwygiwr diweddaraf ; nid oes un yn ei gadw, nac o^s un, o» na 
fydd yn glaf ; os oes un, trwy gatnsynied nen ddygwyddiad y 
înae. Yn awr, nid ydvch yn ennill ditn trwy gyfnewid orditi- 
badan natur i ateb eich dy muniadatí eich hnnain; padewch iddynt 
oli orphwys, ac wedi i’r ddaear ddwyn íírwyth am chwe mlynedd 
{.adewch îddi orphwya y seithfed ; nis gallwch wneyd dim trwy 
drosedrlu tin o rcolau Dtiw natur; a phe byddai ein cymmydogion 
dwyreiniol wedi gwneyd feìly, buasai eu tir mor dda â phan y 
gwelsnnt ef gyntaf. Byddai gystal ger.yf fi orpbwys wythnos 
gyfan, a gadael pob pcth i orphwys wythnos; canys onid ydym 
wedi gwcithio mwy na chwech Sabboth ? Os aroswn wythnoe 
gyfan, ni thalasem y ddyled ; a gwna Duw natur ei dwyn oll yr. 
ol etto. Os bydd i mi frvsio y Gymmanfa hon, hydd raid i mi 
frysio pob materîon o fusnes, a phob araeth, ac yna ni thrigai yr 
ysbryd gyda ni. Yr wyf «m i chwi deimlo fel ag vr wyf fi yn 
teimlo; aroswch yma, a threuliwch wythnos yn y Gymmanfa. os 
bydd eisieu. Mae llawer o bersonau yn teimlo eu bod m»»r 
dlawd, fel y mae rhaid iddynt fyned i'r mwngloddiau aur, a bydd- 
ant yn y fath frys fel yr anghofiant weddio; nis gall y llall dreulio 
diwrnod o’r wythnos i fyned i ymofyri coed neu gyrchu ei anifeil- 
iaid ; gallwch weled yr esiampl, tlawd ydynt a tblawd a fyddant, 
a inaes u law dihunant yn uffern. Nid yw yn ddywediad bonedd- 
igaidd, ond y mae yn athrawiaeth wirioneddol; ánt lawr i uffern. 
yn dlawd a noeth. A ydy w y rhai hyny sydd yn myned i’r cwrdd 
bob Sabboth yn myned i ymgyfoethogi ? Dira yn union. Cánt 
fwy o wenith; gallwch fyw yn gynnil, a gorphwys ar y seithfed 
dydd, ac arnoch chwi y bydd oreu. Nid wyf fi yn myned i 
ddymuno dim ond ewyllys fy Nhad o’r nefoedd ; os bydd i’m 
Tad fy ngwneyd yn gyfoetbog, byddaf yn foddlongar; ac os wyf 
yn dlawd, byddaf yn foddlongar o hyd, a byddaf yn foddlongar 
gyda pbob dynion da a phobl dda. Mae yn ffiaidd genvf fi i 
weled dyn yn caru y byd bwn yn ei drefn bresennol. Edrychwch 
ar freninoedd ar eu gorseddau, mae eu coronau yn syrthio wrth 
eu traed, nid yw eu dolars hollalluog yn gwneyd un lles iddynt. 
mae eu cyfoeth a’u golud wedi ffoi, mae cenedl ar ol cenedl yn 
cael ei diorseddu ac yn malurio yn llwch. Sylwch ar ieuenc- 
tyd yn ei harddwch — gosodir ef yn isel yn y bedd ! Mae cyfoeth 



rDGORN SEION. 27* 

yn cymmeryd adtmydd y boreu, ac yn ehedeg ymaith; y 
islaw calun y dyn sydd yn caru Duw a’i Ysbryd. 

Dymunaf ar y brodyr i wrandaw ar yr egwyddorion a roddir 
allan y boreu hwn ur anluriaeth, ac ynghylch eu rhodiad beu- 
nyudiol. Yr ydym ni yma, a’u dyledswydd yw cynnal eiu buuuin 
yn y lle hwn, ac hefyd y rhai liyny a ddaw alotu. Mae genym 
ddyledswydd i’w chyllawui i’n brodyr. Yr ydym dan gyfam- 
modau sant&îdd a cbristionogol i gyunorthwyo eiu brodyr sydd 
wedi eu gadael yn y Taleithiau, nes v byddont yn cael eu casglu 
yina. Cofiwn am y tlodion sydd etto mewn caethiwed, a gofyu- 
wn pa betli a allwn ni wneyd i’u brodyr tlawd y tymmor hwn? 
Un o’r pelhau mwyaf eu pwys a allwu ui eu gwueyd, yw codi ŷd 
i gynual ein hunain, a’r rhai hyny a ddaw yma. 

Mae genyf ychydig o eiriau i ddweyd ar Formoniaeth, fel ei 
gelwir, ond i nî, athrawiaeth iachawdwriaeth ; galluf ddweyd fy 
uiod yn gwybod ei bod yn wir. Gwyddwi; am llynyddau a blyn- 
ydduu fod Joseph yn brophwyd. Ni cboíieidiais Forraoniaeth, 
oblegid fy ruod yn gobeithio ei hod yn wir, ond oblegid mai hi 
oedd yr egwyddor a achubai yr oll o’r hil ddynol ag a ufyddhaai 
iddi, a gwnelai hwynt yn gyfiawn. Bu Joseph Smith fyw a 
marw yn brophwyd, a seliodd ei dystiolaeth â’i waed ; bu fyw yn 
ddyn da, a bu farw yu ddyn da, ac yr oedd yn ddyn raor dda â 
neb a fu byw erioed ; ac y rnae llais yr Arglwydd i’w glywed o 
hyd dros y bobl hyn. Am dauaf fy hun, yr w vf fi yma bron fel 
yr oeddwn yn nyddiau Josepb. Ni chymmerais arnaf erioed fod 
yn Joseph Smiih. Nid y fi yw'r dyu a ddygodd allan Lyfr Mor- 
inon, ond yr wyf yn tystiolaethu am ei wiriouedd. Apostol wyf 
fi i ddwyn tystiolaeth i’r Ceuedloedd am yr oruchwyliaeth ddiw- 
edduf hon, ac hefyd i’r Iuddewon. Gallaf dd<veyd foJ calon dyn 
yn awyddu6 o hyd am rywbeth, bron fel plant bychain ; yr ydym 
yn fyUych yn gweled plant pan yn cael eu hymborthi á phastai 
pumpkins a theisen felys, yn bwyta nes y byddont yn caeì eu 
llanw gan boeu, a gwaeddant am ragor, Mae yr Henuriaid wedi 
cael cymmaint o ddadguddiad, ues y mae wedi eu gosod mewn 
poen, o herwydd na wyddant y fíbrdd i\v dreulio, ac etto y maent 
yu gwaeddi am ragor. Y*r ydych chwi yn byw ac yu gweled yr 
arnser ag oedd breninoedd a phropbwydi yn ddymuno weled, ond 
&. Juont feirw beb fwynhau hyny. Eich braint chwi, a’m heiddo 
^nnau, yw derbyn dadguddiad, a’m braiut yw cyfarwyddo yt 



779 


fDr.OHR SEfO». 


eglwys. Dyma Rwmwl o dystion o.l.li . r farwolaetli Josi'[ih nra 
ddychweliud y Daoddej? i Nuiitoo, fod pob peth wedi Cíiel ei 
Byfarwyddo f-aii V Deiiddey, ef.i eich gostyngedig was wrtli eu 
peo ; a ulìai hyny gael et mioyj yu ivell > A gafodd y hobl hyn 
lieu ryw bohl arall, erioed en harwuiu, eu hyraborlhi, neu eu 
cyuuorthwyo yu fwy tirion a ffyddlawu, nac a gafodd y bobl hyn 
gau y Deuddeg a'r sawl a’u helpeul? Naddo, hfd y Dod yn 
nyddiau Joseph. Oddiar V dydd y cefais fy medydifio hyd yr 
amser preseunol, yr wyf yn teiiolo fel pe byddwn raewn byd 
arall, mewn bodoliaeth arall. Nid wyf byth yn edrych yu ol ur 
yr hen fyd , — y tnae raegys edrych i uffern. Nid oes genyf ood 
uu dymuniad, u liwnw yw gwneuthur ewyllys fy Nuw, a dynayw 
yr lioll ewyllys a fu gecyf fi erioed. Yr wyf yn ceryddu fy 
ìurodyr, yn cael bai ynddynt, ac yn rhoddi cynghor iddynt ; ond 
na ddy wcded neb nad y w y cynghorion a roddwyf yn iawn ; yr wyf 
yn herio uurliy w ddyn i ddwcyd uu ddywedais wrtliynt yn iawu. 

Y peth nesaf. Älor fuau ag y byddo rhyiy rai o'r Deuddeg yn 
eael eu lianfoddloni, ciliant ymaith ; ni feddaut y gwyneb i ddod 
i’r Cynghor a dweyd, “ Ffarwelwch, yr wyf yn tnyDed i uffern ar 
fy ffordd fy hun na, ddim hyd y nod John E. Page. Yr wyf 
yn cofio unwaitb yn nechreuad yr eglwys hon, i ddewin ei chof- 
leidio, ond ni ailai gael ei foddioni ; fe ddaeth ac a Udywedodd 
ei fod ef wedi trafod yr offeiriadaeth wyrdroedig gymmaint, ne» 
y mae'r llwybr a gymmerais tuag i waered — mae y diafol wedi 
eael gormod gafael amaf, niä gallaf fyned gyda chwi ; ond mae 
y lleil) yn cilio ymaitb. 

Gadewch i mi eich hysbysu mai gwirionedd yr Arglwydd Dduw 
Hollalluog yw hyn, os na wna dyn yn iawn, y bydd i Dduw eí 
symud ef allau o'i ìc ar fyrder. 

Ni ofuais i erioed ynghylch Joseph, er fod llawer yn petruso «c 
yn ofui y buasai Joseph yn inyned ar gyfeilioru. Nid oeddwn 
> yn gwasanuethu Joseph, ond cyinmcrais yn esiampl yr athraw- 
laetli a ddadguddiodd yr Arglwydd trwyddo. Nid oedd posibl. 
rwydd i Josepii arwain y bohl ar gyfeiliorn. Pe meddyiiwu y 
dyoddefai Duw i ddyn arwain pobl gyfiawn ar gyfeiliom, ui 
wnawu i ei wasauaetliu, gadawswu ef, a chwiliaswD am uu arall ; 
yr wyf fi yn gwasanaethu Duw Abraham, Isaac, a Jacob, Duw 
eintadau; y mae efe wedi galw Joseph, ac ni ddynudefa iddo 
byth i arwaiu y bobl byD ar gyfeiliorn ; ond wedi iddo orphen ei 


CDGORn seion. 


279 

waith, efe a’i cymtncra ato ei hun. Ni fum i erioej vn ofni 
ynghylch fy nghyfeillion, ac uid oes achos i chwithau ôfui ; ni 
wna yr Arglwydd Uollalluog bytb adael ei bobl i fyned ar gy. 
feiliorn, os na fyddant ltny fel pohl am ddilyn drygioni ; na wna 
byth, byth, byth. 

A vdych Chwi yu adwaen gair yr Arglwydd pan yr ydych yn ei 
glywed ? Hwyllys yr Arglwydd y mae ef om i’w liobl wnouthur. 
Gyda golwg ar ddadguddiad, dywetl rliai ei fod wedi darfod; uid 
oes dim o’r fath belli. Gallwn i roddi dadguddiad i chwi mor 
gyflyrn ag y gallai dyn redeg, yr wyf yn nghanol (ladguddiad. 
A ydych chwi am ychwaneg o ddadguddiad wedi ei ysgrifenu ? 
Aroswch ues y byddoch wedi ufyddhau i'r hyn sydd wedi ei 
ysgrifeuu yn barod, 

Yn y ddwy tìwyddyn olaf o fywyd Joseph, y mae Joseph wcdi 
tori allan gymmaint o waith ag a allwn ui gytiawni mewn ugain 
mlynedd. Nid oes tuedd ynwyf fi i geisio rhogor, ucs y gwelaf y 
rhai sydd genym yn eael eu hufyddhau. Dywedaf wrthych un 
peth, os ufyddhawu ni i air yr Arglwydd, bydd raid i'r hohl hyn 
roi beibio yfed wbishey, a rhni heibio defnyddio cymmaint o 
ddybaco, tê, a choffi, Nid crcfydd ydyw treulio ein hamser 
mewn ymweliadau dibwys, nen afradloni cich bamser, fel y mae 
Uawer yn gwneyd. Pan yr wyf yn edrych ar y byd ac yn olywed 
awelon y diafol, yr wyf yn dweyd, ( hwythwcli yn mlaen. Go- 
beithiaf y caf fyw ì gyflawni fy mwriadau yngliylch yinladd â’r 
diafol; ac os na fydilaf hyw, y mae dynion ereiil a gyinmerant 
f y ^ e > y r ^ H ' a fyddant gystal er ymhongian yu mlaen, ag vr wvf 
fi, neu y bu Joseph. 

Mac fy nheimladau yr un fath ag vr oetìdym pan gefaîs fy 
medyddio, i wneuthur ewyllys fy Nuw. Pan fyddo genym Ys. 
bryd yr Arglwydd, yr ytlym yn gweithio jnghyd mewn undeb, a 
gwnawn gytìawni _v bwriad yn gynnarach neu ddiweddarach. 
Arferai Joseph ddweyd, “ Peidiwch brawychu, nid wyf wedi 
gwrthgilio etto ;” ac ni wnaeth. Yr wyf yn dywedyd, frodyr, r.id 
wyf finnau wedi gwrthgilio, ac nid yw cryn lawer o rai erei.l. 
Mae genym tii i gasglu Israel, a gweíed iacbawdwriaeth ísraet; 
ttc os na fyddaf byw i gyflawni hyny, deuaf yn ol i’w íwynbau. 
Yr wyf yn dweyd, Deuwch yn mlaen, lienuriaid IsraeJ, a phreg- 
çtbwcli ddirgeledigaethau y deyrnas. I’an fyddo rl-.yw egwyddor 
yn dyfod i’ch dealltwriaeth, nid yw mwyach yn ddirgelwch; oud, 



280 


UDGOHN SEION. 


welt*, mae y dirgelwch wedi ehedeg, ac y tnae pnb peth yn rhwydd 
i*w amgyffred ; mae y cyfan yn sytnl — inae y cyl'au yu bleutyn- 
aidd — hc mae y cyfan yn Dduwiol. 

Cyntiygiwyd fod Claudius bpeucer i fyned ar genadiaeth i 
Lloegr ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Simon A. Dunn ac Uriah li. Powell i fyned 
i’r Society Islands ; cariwyd. 

Chwareuodd y còr dòn fywiog. 

Gofynodd y Llywydd H. C. Kimball os oedd y bobl yn ym- 
deimlo i barbau y Gymmanfa ddiwmod arall ; yr oedd efe yn 
ymdeimlo i ni aros yma ychydig o ddiwrnodau. Cynnygiwyd 
íod y Gymmanfa i barhau un diwrnod arall ; cariwyd. 

Canodd y còr hymn. Terfynwyd gan G. A. Smith. 

Dydd Llu/iy Ehrill 8, dctj yn y boreu . — Cyfarfyddodd V Gym- 
manfa yn unol är gohiriad. Canwyd hymu gau y còr. Gwedd- 
iwyd gan W. W. Phelps, a chanwyd. 

Cynnygiwyd fod Isaac C. Haight, Moses Clawson, Appleton 
M. Harmon, Jesse Crosby, a William Burton, i fyued ar geuad- 
iaeth i Lloegr, i bregethu yr efengyl ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod Jouathan Crosby i fyned ar genadiaeth i’r 
Society Islands, a James Bay i Ohio ; cariwyd. 

Rhoddwyd cyfarwyddiadau iddynt gan y Llywydd Kimball, 
yr hwn a gynghorodd yr holl Henuriaid, pan yn myned ar gen- 
adiaethau, i adael eu teuluoedd gartref, ac yua bydd eu meddyl- 
iau yn fwy rhydd i wasanaethu yr Arglwydd. 

Triniwyd llawer o faterion lleol, a rhoddwyd cyfarwyddiadau 
ar arorywiol ddyledswyddau. 

Wedi hyny rhoddodd y Llywydd Young rai addysgiadau yn 
nghvlch cyfraith y degwm. Maeyr Arglwydd ei huti wedi sefydlu 
yr egwyddortrwy Joseph y prophwyd, u hyny yw, fod holl aelod- 
au Kglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, i dalu y 
ddegfed ran o’r oll sydd gauddynt i ddechreu, ac wedi hyny y 
ddegfed ran o’u cynnyrch. Ar ol gwneyd rhai sylwadau yn 
mhellach, dywedodd fod aruom eisieu adeiladu tỳ mawr a fferm 
er gosod y tlodion ynddynt, mor fuan ag y byddont yn cyrhaedd 
yma. Dim oud eicb degfed yr ydym yn ymofyn. Nid wyf yn 
gofyn gan fy mrodyr ond yr hyn ag wyf foddlawu roddi fy hunan; 
a’r hyn wyf fi yn wneuthur fel eich blaenor neu lywydd, dylech 
chwiihau fod yu foddlawn i wneuthur yr un fath. 



UDGORN 8EION. 


2SI 

Mae arnora eisieu adeiladu ystordy mawr, ac hyderwyf y caf 
weled y dydd pau y bydd arnom eisieu ychydig o weddeuau, neu 
ychydig fíloedd o fwsheli o ýd, i ddaufon t gynnorthwyo y 
tlodion ; yr oll fydd genym i*w wneyd fydd royned i ystordy yr 
Arglwydd, heb alw ar y brodyr i gyfranu. Cawn etto weled y 
dydd pan na fydd genym ddyn tlawd yn ein plilh, a bydd y 
cleifíon a'r rhai anghenus mewn sefyllfaoedd cysurus am fwyd a 
diJJad, &c. 

Yna gwnaeth ychydlg sylwadau ar y pwnc o fesraeryddiaeth a 
swynyddiaeth yn y dyddiau gynt, gan ddangos fod gallu y mes- 
meryddwyr yn gwbl ddiniwed i henuriaid flyddlawn Israel. 

Gwnaeth G. A, Smitb rai sylwadau ar erwindeb y tywydd ar y 
mynyddoedd yn yr hydref, a’r bwriad o ddanfon allau nifer fawr 
oHenuriaid; ac mewn trefn i ochelyd llawer o ddyoddefíadau 
iddynt hwy, cynnygiodd ein bod i ohirio y Gymraanla hon hyd 
y dydd Gwener cyntaf yn Medi, y pryd hyny i ymgyfarfod yn y 
Bowery, yn Ninas y Llyn Iialen Fawr, aui lü yn y boreu ; car- 
iwyd yn unfrydol. 

Chwareuodd y cerddorion dòn fywiog. 

Gweddiwyd gan yr Henuriad David Fulmer, pan y gohiriwyd 
y Gymmanfa gan y Llywjdù Youug trwy feudilhio y bobl yn 
enw yr Arglwydd. 

Thomas Bulloce, Ysgrifcnydd y Gymmanfa. 


LLYTHYR O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR. 

Dinas y Llyn Halcn Fawr t Ebrill 14, 1850. 

Anwyl Frawd Dayis, — A fyddwch mor garedig â rhoddi lle 
yu eich Udgorn souiarus i’r llythyr hwn, fel y caûo y rhai a 
ddymuoasant arnaf i ysgrilenu atynt eu hateb trwyddo; canys 
byddai yn orraod gwaith i mi ysgrifenu at bawb a ddymunwn yn 
hersonol. Gobeithiaf y gwna fy hen frodyr a’m chwiorydd 
ífyddlon tua Llanybydder a Brechfa, a manau ereili, eu goreu i 
w’asgaru yr Udgorn trwy y wlad, fel y caffo y rhai a ddymuua 
ddaillen ein haues. 

O ddaioni fy Nhad nefol tuag ataf fi a’m teulu, r.yrhaeddasom 
yma, sef i gyfliniau y Dyffryn, oll yn iach, ar y 29ain o Hydref. 
Yn y cyíamser daelh ein llywydd parchus, Brigham Young, a*i 


2S-2 


l'IlGORN SEION. 


d lan gynghornr gydag ef, i ymweled û ni, sef yr oll o'r Cymr» ; 
« mawr y cysur a gawsom o) 1 wrtb nrando ar ein croesaniad i’r 
Dytfryn ganddo, a’i gynghorion rhagotol menn perthynas i'u 
sefydliad yma. Cynghorodd ni i fyned i’r ochor orllewinol i’r 
ddinas, i aros tua thair milltir o’r ddinas, i’r diben i’n haoifeil- 
iaid gael gwell porfa. Gwersyllasom ar !an afon yr Iorddonen, 
yr hon sydd yn rhedeg yn union o Lyn l'tah i’r Llyn Halen ; 
lled yr afon yw tua chan troedfedd, cylartalwch ei dwfnder tua 
phum troedfedd. Yn yr afon bon y mae digonedd o bysgod 
rnawrion ; ac hefyd disgyna arni luoedd o wyddau ac hwyaid 
gwylltion, ao ar lynoedd bycbain sydd ar ei glau. Dyroa le 
rbagorol i’r rhai a ymbleserant i saethu y game, heb achos ofni 
neh. Mae yma ewyllys rydd i banb ladd y nifer a ewyllysiant. 
Buom ni fel teulu yn hyw yn ein wageni fis o amser yma cyn 
cael ty; yr oeddem yn dra chysurus yn y modd hyny, o her- 
wydd bod geuym dô da ar ein wageni, a stove yn un o bonynt ct 
ddigoni bwydydd, &c. Bnom fyw mewn ystafell a gawsom 
wed’yn yn y ddinas tua phedwar mis ; oml yn awr yr ydym yn 
eìn ty ein hun, ar ein city lol, yr hon a alwn yn ddinas fraint. 
Maint y lots yw cyfer a chwarter, yr hyu a feddianna pob nn beb 
arian ac heb werth, ond yn unig talu am ei fesur, a’i recordio, 
h. y. dolar a hanner. Dewisodd y Cymry gael eu city )ots ar 
ochr orllewinol y ddinas, ar wastadedd hyfryd ; y mae y rhan 
fwyaf o dri block yn meddiant bil Gomer. Maint y Mocfa yn 
gyffredin yw deg erw, yr hyn a wna wyth lot yn mhob bloch. 
Credaf ein bod wedi cael y tir mwyaf ffrwythlon yn y ddinas, er 
«ì fod oll yn rbagorol dda. Fy rbeswm dros ei fod nior dda yw, 
o herwydd ei fod yn fwy gnastad ac isel na manau ereill o'r 
ddinas. Pridd du bras yw ein tir; ei ddyfnder nîs gwn yn 
gywir, ond gwn ei fod mewn rhai manau tua chwech troedfedd. 
Sylwais wrth weled ol rhai yn tori i lawr i gael dwfr yn gyüeus 
wrth eu tai; yr olwg ar y pridd yn y dyfnder hyny sydd ddu 
« bras. Bwriada y rhan fwyaf o’r Cymry i adeiladu ar eu lets 
y tìwyddyn hon. Y mae digon o le i filoedd o'r Cymry » 
ddeuaut etto, yn agos atom. Xid oes nemawr o gost ycna i 
gadw anifeiliaid. Yn y gauaf, o berwydd maintioìi a brasder V 
•dyffryn, cedwir ceffylau, ychain, a gartheg allan trwy v gauaf; 
ond cadwa rhai eu gwartheg wrth eu tai, a rhoddant wair iddynt, 
fel ag y byddont yn fwy cylleus i’w godro. Caiff pawb o'r Çaiut 


1‘DGORN ftBIOR. 


293 


vma cvnîmaint o dir ag a ewyllysiant nt ei lafurio, heh dalu 
d»m i neb ond uiu ei fesur, a’i rêco<dio . Yr ydyiu ni, yr ychydig 
Gymry a ddaetli yma, wedi dt»wi« ein tir llafur yr ocbr orllewinol 
i afon yr Iorddouen, tua plium milltir o’r fan lle yr ydwyf yn 
hyw. Cyfodir ynia gnydau toreithiog neillduol o wenith, barlys, 
Indian cora, a cheirch, tatws, syì/ashcs, toatcr-mcüons , cabbnges, a 
phob math o lysiau gerddi faiut a fyner. Rhoddaf ychydig o 
hanes ffrwythlondeb y dyffryn mawr hwn. Haoodd Mr. Halliday 
un bwshel o wenith, a ehvir y tonse tchcat } a chafodd oddiwrtlio 
183 o fwsbeli ; hauodd un arall un bwshel o datws, a chafodd 
330 o fwsheli. Dywedir y ceir oddiwrth y barlys a gafwyd o 
Califoraia, tua 100 bwshel oddiwrtb un o heuad. Efallai y bydd 
yr hanes byn yn rby dda gan rai o’r Cyniry yna ei gredti, ond 
etto, ni fydd yn llai gwirionedd o actios hyny. Pa lesâd i mi 
fyddai anfon tystiolaethau anghywir yua ? y rhai a ddeuaut 
yma a gant wybod eu hunain. Yr achos, feddyliaf i, o fod y 
Uafur yn dyfod mor doreithiog, yw, nad oes eisieu bau yina 
ond yn deneu iawn. Clywais rai yn dywedyd yina fod hanner 
bwshel o wenith yn ddigon i hau erw; yr tin faint o farlys* 
Ymledaena y llafur yma wrtli dyfu yn neillduol, o herwydd 
brasder y ddaear : a chydnabyddir yma ddaioni a chariad ehi 
Tad nefol yn ein bendithio yn dymmorol yn gystal ag yn 
ysbrydol. Rhagwelodd y prophuydi santaidd y dyffryn hwn, a 
llefarasant am dano. (I wcl Esay sxxii, ac-o’r lôfed adnod hyd 
ddiwedd v bennod. Deallir y ddwy adnod ddiweddaf yn y 
bennod, a’r rhai ercill hefyd, yu hawdd iawn ; canys gwelun yn 
fynych y “ cenllysg yn disgyn ar y coed, v pan nad oes dira yn 
disgyn arnom ni yn y ddinas isel hon. Da yw hau gerllaw 
pob dyfroedd yma, o herwydd nad oes cyrnmttint o wlaw yroa 
yn yr haf â rhai gwledydd ereill, Y mae anghenrheidrwydd i 
ddwfrhau y tir weithiau ym.a; teimlaf inuuu yu ödiolchgar i fy 
Nhad nefol aui fod fy nhir innau ar lan afon yr Iorddonen, a 
galìaf yru traed yr ycbain yno pryd y myuwyf. Efallai na 
chredir yr adnodau uchod yu llythrenol gan bawb yn Ngh\-mru, 
oud digon tebyg yr ysbrydolant hwynt i feddwl rhywbeth arall, 
os nad ydynt wedi gadael yr hen arfer. O, mor hyfn*d yr am- 
gylchynir ni yma gan fynyddoedd uchel, y rhai sydd a’n penau 
»r brydiau i weled uwchlaw y cymylau, pa rai a orchuddir ag 
çira tragywyddol. Mae yr olwg aruynt íel pe byddent yn tystio 


CDGORN SEION. 


2« 4 

na chaiff un gel}*u i ddyfod yma i wneuthur niwed i’r Saint. 
C'lywsoch ara y Úynnonau rhagorol sydd yraa, pa rai sydd 
hynod o feddygiuiaethol. Mor hyfryd yw yraolchi yn y ffynnon 
dwymn ; y mae yma un arall ira*r boethed nas gellir goddef 
bys ynddi yn hawdd yn hwy na tra byddisyn rhifo oddeg i bym- 
tiieg ; mae digon o ddwfr ynddi i droi raeliu lawr, neu ychwaneg. 

Y mae prisiau rhagorol yma i ddynion ara eu gwaith. En- 
nilla saeri raeini yraa ddau dolar a hanner y dydd ; saeri coed, 
dau ddolar y dydd : o chwech i ddeg dolar i daeliwr ara wneyd 
côt; labuurers , dolar a hanner y dydd; a chofiwch na raid 
gweithio mor galed yiua ag yn Nghyinru. Eunilla rhai o’r 
brodyr Cymreig yma o dri i bedwar dolar y dydd wrth gioddio, 
wrih y ')ub. Nid yw yr Amerioaniaid yn gyfarwydd à chloddio. 
Felly, gwelwch mor bawdd yw byw yma. Pris y gweuith yina 
yn awr yw 4 dolar y bwshel ; Indiau corn 2 ddolar; costia iau 
o ychain yma o 70 i IUU do’.ar; costia buwch tua 30 dol«r ; 
ceffyl da o lôO i áOO o ddolais ; raae dolar yma yu 4s. 2c. o’ch 
arian chwi yna. Nid ydwyf yn anfon y tro hwu at fy anwyl 
frawd Dafydd, a’m chwiorydd hoff, o herwydd fod y brawd Jones 
wedi anfon yu ol oddiar y ffordd y cawsai Dafydd ddyfod yma 
V flwyddyu hon gyda y ffyddlon frawd Abel Evans, a’r brawd 
Howel) Williams, ac ereill. Gobeithiaf eu bod yn dyfod ; byddai 
yraa laweuydd raawr eu gweled. Gobèithiaf fod fy anwyl dad 
yu dyfod befyd ar y daith tuag yma. Dyrauuwn yn l'awr glywed 
pa lodd y mae Sarah fy chwaer; os nad yw ar ei thuith tuag 
yma. ynghyd â theulu Cefncrwth, Mydrim, gobeithiaf eu bod 
yn awr yn aelodau yn Eglwys Iesu Grist, ao y byddaut yn Sbion 
cyn bo hir. 

Anwyl frodyr a’m chwiorydd, dyma le hyfryd, dyraa lle y tnae 
ffyuuonell goleuni a gwybodaeth ar y ddaear, dyma lle y mae yr 
bwn sydd yn dal allweddau teyrnas Dduw ar y ddaear ; yrna y 
clywir y deuddeg yn pregethu vn riiagorol ar ddirgeledig- 
aethau teyruas Dduw ; ond nid oes anghen gyraraaint i anuog y 
Saint i ddyfod yma, canys os ydynt yu cadw ganddyut yr Ysbryd 
Glân, dangusa iddynt yr anglieniheidrwydd am y waredigaeth 
hon. Nis gwn pa bryd y deuafi Gyraru. N’i aufonwyd neb 
o’r Cyrary o’r gyraraanfa ddiweddaf ar genadiat th i un man ; 
ond cafodd rliai eu daufon i Loegr, ac i w ahauol ynysoedd y 
mor. Cynualiwyd y gy mraanfa ar V 6fed a’r 7 fed o’r mis hwu, 



i'bconN terofc. 


2H.‘» 


yn y Tabernacl, yr hwn ayrfd yn hynod o fnrrr, ond pr hvny yn 
rhy faeh i gynnwys yr oll a ddaethant yno. Cafodd y Cymry 
eu hannog gan ein llywydd parchns, Brighnm Young, i gaim 
cán Joseph â Hyrum, Cara y Saeson yma yn fawr glywed y 
l \mry yn ranu. O, mor hyfryd yw cael diano o’r caelhiwed 
bliu i fysg goreuon y ddaear, lle y mae cyfiawnder a santeidd- 
rwydd yn cartrefu, lle y cann addoli Duw heb neb i’n haflonvddit 
nan dychrynu, tua mil o filltiroedd oddiwrth hawb, ond y I,am- 
aniaid, y rhai sydd yma a thraw vn y mynyddoedd, sef had 
Joseph, yr hwn a werthwyd i’r Aifl’t. 


Cyn v terfynaf, dymnnwn ddywedyd ychydig wrth y rhai sydd 
heb ufyddhau i efengyl Iesu Grist ; a ’thyroa yẅ,_Cofiwch 
wrando ar weision Duw yna, sef pregethwyr y Saint, canys ni.l 
oes yna neb a all draethu i chwi fiordd iachawdwriaeth, ond hwy 
yn unig; am hyny gwrandewch arnynt, ac ufyddhewch i’w dysg. 
eidiaeth, fel y byddoch chwi gadwedig. Pe bawn yn ymresymu 
yn hir, nis gallwn roddi i cliwi well cynghor. 

Gobeithiaf y gw e l Mr. Davies, Clynglase, plwyf I.lanwrda. y 
llythyr hwn. Ilyderaf ei fod ef a’i deulu serchog yn yr eglnys 
yn awr. 


Nid oes genyf amser i ysgrifenu rhagor ; mae y mai! yn gadael 
yma boreu fory. 

Anwyl Saint, flarwel “ am enyd fach, nes cawn eich gweled oll 
yn nbref.’ Mae fy nlteulu yn cydnno â mi i’n cofio yn fawr at 
yr holl Saint yn Nghymru, yn enwedig yn Llanvbvdder a Brech. 
fa, a sir Aberteifi. Gobeithiaf bod y Saint anwyl, y rhai a garaf 
gymmaint, yn para yn ffyddlon ; a bydded i’r Duw grasol, yr 
hwn a’u galwodd o dywyllwch i oleuni, eu bendithio ag ysbryd 
cariad, undeb, a thangnefedd, a’u hachub yn y diwedd yn «i 
deyrnas nefol, yr hyn yw parhaus weddi 

Eich anwyl frawd yn Nghrist Ìesu, 

THOMAS jEREMr. 

D.S.— Carwn yn fawr gael araryw lythyron oddiwrth fy mrodyr 
ft’m ffryndiau yn Nghymru. Danfonent fel hyn “ Thoma* 
Jeremy, Great Salt Lake City, California, North America.’’ 

Hyderwyf y bydd i chwi, anwyl frawd Davis, i gymhwyso pob 
gwall a weloch yn fy ysgrifen. 



IDGORN SEIONÍ 


2fe6 


I R AUWYDD-CiEISWYR. 

Tò* — *' Cifc let us clitrUb." 

l> vv alwai Grist yn yfwr K*in ? 

Yn dwyllwr, pechailurus ddyn, 

A phenaeth y cylhrenliaid blin, 

A chyfaill i rai drwg ? 

Rhai ^odinebus, 

A doethion oe’nt i gyd ; 

Cenedl ddrygionus, 

Drofaus y byd. 

Pwy oedd o’r bron yn fawr eu bref, 

Aro gael rhy w arwydd mawr o’r nef ; 

A phwy fu'u dneyd,” Disgyned Ef, 

1 iawr oddiar y groes?” 

Rhai godinebus, 

A doethion oe’nt i gyd ; 

Cenedl ddrygionus, 

Droi'aus y byd. 

Pwy sydd etto’n dweyd yn hy, 

Rhowch wyrth, rhowch wyrtb, rhowch wyrth i ni ? 
Pe caein ni wel'd eich gwyrthiau chwi, 
fíi gredero ni bob un. 

Rhai godinebus 

A waedd aro wyrth o hyd ; 

C'enedl ddrygionus, 

Drofaus V hyd. 

Mae Moses a'rprophwydi cu, 

Yn aros etto gyda ni, 

A geiriau’r Prophwyd mwyaf fu, 

Y’n para yn eu grym. 

Rhai godinebus, 

A waedd atu wyrth o hyd ; 

Cenedl ddrygionus, 

Drofaus y byd. 



F rDOORFI SEION. 287 

Pe codid meirw ’oawr yo fyw, 

IV, gwelech wyrthiau nerthol Uuw, 

Nis credech cbwi, — gwiríonedá yw, 
ûiae gair ein l)uw o’u tu. 

Rhai godinebuM 

A n aedd ani wyrth o hyd ; 

(’cuedl ddrygionus, 

Urofaus y byd. 

Grcig-ddti' J , Richìrds. 


UNUEB. 

Mr. Gol., — C ymmeraf y cyfleusdra hwn, am y waith gyotaf, i 
udganu yn eicb Udgorn, er dangos angbyssondeh crefyddolion 
ein gulad yn eu dull o fyned yn y blaen. Gwelwn mai annog y 
Saint i undcb oedd gweision Puw; a c V mae bod yn amddifad o 
undeb, yn cau paub allau o gylcb Ilwyddianta chysuron ysbrydol. 
Uyma oedd gweddiau taeraf Iesu Grist Oud pan edrychom ar 
grefyddolion eiu gwlad, y maent yu bollol groes ; yr undeb a 
ganfyddwn yn eu plith hwy vw \mraniadau; ac nid rbyfedd, o 
herwydd gwadant y gwrthddrychau a roddodd Crist er eu dwyn 
i uudeb. Uywedodd Sant Paul mai un corí? sydd, uu Ysbryd, 
un Arglwydd, un lîydd, un bedydtl, un Uuw a Tbad oll ; ac y 
mae y rbai a roddes Crist yu apostoîion, a'r rliai a roddes efe yn 
bropbwydi, a’r rhai a roddes efe yn efengylwyr, ac felly yn y 
blaen, wedi cael eu rhoddi, nid i ffurfio sect neu blaid, a galw y 
rhai hyny ar eu henwau eu hunaiu, ond i berüeithio y saint, i 
waith y weinidogaeth, i adeilad coîff Crist, ac i ddangos yr ang- 
henrheidrwydd o gadw undeb i fyuy, ac i ochelyd pob ymbleid- 
iaeth — hyny yw, peidio cynuneryd eu harwaiu gyda phob awel 
dysgeidiaeth, trwy gymmeryd eu hai wain gan heresiau diuystriol. 
Uynia fel yr oedd, a dyma fel y mae; yr uu peth yw y natur 
ddynol yn mhob ots o’r byd. G allesid nreddwl fod pob diogeU 
wch wedi cael ei wncutìiur gyda golwg ar yr eglwys hon, ac ca 
fuasai yn ngallu neb rbyw ddyn na dynion i arwain neb ar 
gyfeilioni yn dragy wydd ; ond o’r dechreuad y mae ysfa raewn 
rhai dynion i gymmeryd petbau Duw o’i ddwylaw ef i’w dwylaw 
eu bunaÎD, ac i osod pethau Uuw o'r neilldu, a gosod eu pethau 



rt>GORV SEION. 


$Ä8 

m hunftin i fvny yn eu lle. Y rhai hyn yw y rhai sydd rn 
rìysgu boh amser, ac un amser heb ddyfod i rrybodaeih o*r gwir- 
ionedd ; y rhai hyn svdd yn anianol, heb fod yr Ysbryd gan- 
ddynt, yn rhedeg ar ol vr athraw hwn a’r athraw arall, ara eu 
bod vn pregethu pethau nad ydynt yn eu deall. 

Terfynaf yn awr, gan obeithio y bydd i’m cydwladwyr adael 
pethau felly ar ol, a gwneuthur gorchymyn Paul, sef “profi pob 
peth. a dal yr hyn sydd yn dda.” 

Tre-Sior. J. Roberts. 


PENNÍLLION, 

A gyfansoddwyd pan ar dai/h i Gaìifomia , Gogledd America. 

Tôî*— “ Ty fy Nbad." 

Fy holl bertli'nasau fawr a mân, 

Gwrandewch fy nghân yn awr, 

Fe ge’s ofidiau ar fy nhaith, 

Fu bron a’m rhoi i lawr; 

Ond mi g’es nerth oddiwrth fy Nhad, 

Ce’s wel’d y wlad ’rwy’n byw, 

Lle mae pob ymhorth yn ddi-drai, 

Fe’i molaf tra f’wyf byw. 

Pob boreu a hwyr ’rwy’n plygu glin, 

Gan ofyn yn ddiwad, 

I Üduw i borthi’m teulu llon, 

Er colli eu tyner dad ; 

Nid ofer yw i’m geisio byn, 

Mae’ra breintiau yn parhau, 

’Rwy’n cael o fara, d’wedaf hyu, 

Fy ngwala yn ddidrai 
Er cymmaint wawdir gan y byd, 

Mae Duw o hyd o’m plaid ; 

Mae’n dad, yn frawd, yn gyfaill pur, 

Mae’n gysur i’m wrth raid : 

Pau byddwyf fi a’m teulu mân, 

Yn seinio cân i’m Duw, 

Cawn deimlo’i Y'sbryd lawer tro, 

Ac O, mor hyfryd vw ! 


MaRY MEREDITtí. 



• DtíORN 9CION. 




LLYWO DRAETH DIRIOGAETHOL I UTAH, NEU 
DESERET. 

Mar j'n dda genym i allu hvsbvsu ein darlîenwyr fod y rhan 
hono o diriogaeth yr Unol Daleithiau a aragylcbynir ar yr ochr 
orllewinol gan dalaeth California, yn ogleddol gan diriogaeth 
Oregon, ac yn ddwyreiuiol a deheuol gan y cefn rhanol 8>dd vn 
gwahanu y dyfroedd a redant i'r Great Baain oddiwrth y rhai a 
redant i’r afon Colorado a chainc-for Califomia, wedi cael ei 
gwneyd yn lywodraeth amtorol, dan yr enw o diriogaeth Utah. 
Mae ysgrif i*r pwrpas hwnw wedi ei phasio yn Congress yr Unol 
Daleithiau ar y 7fed o Fedi diweddaf, yr hon a ellir weled yn 
rhifyn 20 o’r “ Milionnial Star.” Bydd y gallu a’r awdurdod 
gweithredol dros y diríogaeth i fod mewn llywodraethwr acysgrif- 
enydd, y rhai a apwyotir gan Congress, i fod mewn swydd bedair 
blynedd, ac i fyw yn y diriogaeth. Y llywodraethwr fydd pen- 
llywydd y milisia, ac arolygwr pob materlon Indiaidd, ac efe fydd 
i gymmeradwyo pob cyfreithiau; caiíf 2500 o ddolars yn Üyu- 
yddol gan yr Unol Daleithiau am ei wasanaeth, a’r ysgrifenydd 
1800 o ddolars. Gwaith yr ysgrifenydd fydd rhoddi hanes 
gweitlirediadau y diriogaeth i’r Unol Daleithiau bob blwyddyn, 
ac i lywodraethu yn absennoldeb y Uywodraethwr. 

Bydd y gallu a’r awdurdod llywodraethol yn cael eu gosod yn 
y llywodraethwr a’r gynnulleidfa lywodraethol. Cynuwysa y 
gynnulleidfa gynghor a Xhỳ o gyunrychiolwyr. Bydd y cynghor 
i gynnwys tri ar-ddeg o aelodau, i’w newid bob dwy flynedd; a’r 
tŷ o gynnrychiolwyr i gynnwys chwech ar hugain o aelodau, i’w 
newid bob blwyddyn. Bydd pob preswylydd gwyn rhydd gwr- 
rywaidd, dros 21 oed, â hawl i bleidleisio yn newisiad yr aelodau, 
ac hefyd i lanw unrhyw swydd yn y llywodraeth, os bydd yn 
ddeiliad o’r Unol Daleithiau. 

Byad gallu barnol y diriogaeth yn cael ei osod mewn uchel-lys, 
llysoedd dosparthiadol, prawf-lysoedd, ac mewn ustusiaid hedd- 
wch. Bydd yr uchel l} r s i gynnwys prif ustus a dau ustus cyn- 
northwyol, unrhyw ddau o’r cyfryw a fifurfiant gorwm, ac a 
gynnaliant derm yn flynyddol yn eisteddle y llywodraeth, a chânt 
oll barhau yn eu swyddi am bedair blynedd. Tál y tri hyn fydd 
J800 o ddolars bob un yn flynyddol. Bydd y diriogaeth i gacì 



290 


L'DGORN SEION. 


ei rlianu yn dri dosparth, yn mhob un o ha rai y bfdd uu u f r 
ustusiaid yn byw ac yn cynnal llysoedd dosparthiadol. 

Bydd cylreithiwr yn cael ei apwyntio, yr ìiwn fydd i barhau 
mewn swydd bedair blynedd. Hefyd, bydd marshal y n cael ei 
apwyntio, vr hwn fydd i barhau meun swydd bedair blynedd. 

Gellir ethol cynnrychiolwr i Dy Cynnrychiolwyr yr Unol 
Daleithiau i wasanaethu yn ystod eisteddiad pob Congress, gan 
▼ pleidleiswyr a gymhwyswyd i ethol aelodau y gynnulleidfa lyw- 
odraethol, 

lthoddir symiau mawrion o arian i lywodraethwr y dalaeth 
tuag at adeiladu tai a phrynu llyfrgell, &c., at wasanaeth y llyw- 
odraeth ; ac wedi i’r tir gael ei fesur dan gyfarwyddyd Llywod- 
raeth yr Unol Daieithiau, yn tìaenorol i’w ddwyn i’r farchnad, 
bydd y dosparthau 16 a 36 yn mhob tref yn y diriogaeth i gael 
eu defnyddio at godi ysgolion. 

Dyna ydyw sylwedd yr hyn sydd yn yr ysgrif a basiwyd, ac y 
mae hyn yn gweini yr un dyben i’n darllenwyr yn gytfredin, â 
phe byddem yn cyfieithu y cwbl. 

Mae tynghed ein brodyr yn y Dyffryn, mor bell â hyn, yn well 
na phe byddent wedi cael Talaeth ; canys fel y maeyn bresennol, 
mae y llywodraeth a’r swyddogion i gael eu cynnal allan o dry- 
sorfa yr Unol Daleithiau, ac nid o logellau v Saint. A dymunwn 
liysbysu, wrth dewi, yr hyn a fydd yn lawenydd mawr i’n holl 
frodyr, sef i ni dderbyn llythyr yn hysbysu fod Brigham Young 
wedi ei ddewis yn Llywodraethwr ar y diriogaeth. 


AMDDIFFYNIAD. 

Mr. Golygydd, — Dymunwn ar i’r ychydig linellau hyn gael 
ymddangos yn eich cyhoeddiad clodwiw, yngliylch y brawd John 
George, o Gaerdyf, ac yn ngwyneb y celwyddau ag sj’dd yn 
cael eu dweyd am dano, sef ei fod wedi yraadael â'i wraig a'i 
blant. Yr ydym ni yn tystio i’r gwrthwyneb, mai y wraig sydd 
wedi ymadael ag ef. Dywedodd maer Caerdyf fud y brawd 
uchod wedi gadael ei wraig a'i blant heh damaid o fara o fewn y 
muriau ; dywedodd hyn yu neuadd tref Caerdyf, yu ngwydd 
cannoedd o ddynion, pan yr oedd Mrd. French a Williams yn 
areitliio yn erbyn Mormoniaeth. Na, fe roddodd ef £2 lOs. i’w 



ÜDGOBN SaiOM. 


2S'f 

wrain dydd Gwener, a £3 nos Sul ; a boreu dranoetli aeth ef tua 
Literpool er cyfarfud â’r llong, i ymfudojgyda’r Saint. Ar y Swl 
canlynol, daeth ei wraig ar ei ol, er ei berswadio i ddychwelyd ; 
ond yn lle hyny, yr oedd efe am iddi hi a’r plant ddyfod gydag 
ef. Cynnygiodd anfon am y plant oedd ar ol yn Nghaerdyf, 00 
deuai hi. Yr oedd punt yr un wedi eu talu am danynt o tìaen- 
dâl, a’r plant wedi eu dilladu gyferbyn â’r daith; ac yr oedd yntau 
yn begian arni i ddyfod, ond hi a ballodd yn deg. Yn awr, yr 
ydym ni yn dystion 0 liyn. 

William Piiillips, Merthyr, 
Thomas Pugh, Aberdare, 

Eyan Williams, Abertawy, 
James ElLis, Caerdyf, 

Henuy Eyans, Älerthyr. 

Ccnrdyf, Hyd. 18, ì 850. 


COFNODION CYNN ADLEDDOL. 

SIR BF.?íFRO. 

Otnnaliwyd cymmanfa chwarterol sir Benfro, yn Hwlffordd, ar 
V 6led o Hydref, pan y cynnrychiolwyd 17 o henuriaid, 1 I e 
ofTeiriaid, 9o athrawon, a 5 o ddiaconiaid; bedyddiwyd 1 1, der- 
byniwyd 3 trwy lythyron, trosglwyddwyd 6, a thorwyd tri allan ; 
cyfanswm, 184. Yn ol pendertS niad y Brif-lywyddiueth, cym- 
meradwywyd V brawd John Price i fod yn llywydd ar y gynnadl- 
edd, yn lle y brawd Jol n Moriis, yr hwn sydd wedi eael canîatâd 
i ymfudo. Cafwyd cyfarfodydd da, ac argoelion am lwyddiant.— 
John Morris, llywydd ; Daniel Williams, ysgrifenydd. 

SIR GAERFYltDDlN. 

Cymrrìanfa y gynnadledd hon a gynnaliwyd yn Nghaerfyrddin* 
ar y Gfed 0 Hydref, pryd y cynnrychiolwyd 16 o gangenau, yn 
cynnwys 80 o lienuriaid, 25 o oífeiriaid, 26 o athrawon, ac 20 o 
ddiaconiaid ; 23 wedi eu bedyddio ; torwyd alian, 7 ; wedi marw, 
1 ; cyfanswm, 630. Penderfynwyd fod y brawd David John i 
fod yn llywydd ar y gynnadledd, yn lle Howell Williaras, yn ol 
cynghor Prif lywyddiaeth Cymru, er i’r brawd Williams gael 
ymfudo. Penderfynwyd hefyd fod y brawd Berjarnin Jones i 
lud yn gynghorydd blatnaf iddo. Cafwyd areithiau gwresog a 


«•5 


CDGORN SRION. 


doeth trwy’r holl gymmanfa gan y brodyr H. Williams, Da?id 
Jolin, B. Jone8,^&c. Cafwyd cymmanfa hynod o dda, ac ystyried 
yr aufanteision. — David John, llywydd ; I. Jones, ysgrifenydd. 

SIK FYNWY. 

Cynnaliwyd cymmanfa y gynnadledd hon, yn Neuadd y dref, 
Tredegar, ar y I3eg o Hydref, pan y cynnrychiolwyd 14 o gang- 
enau, yn cynnwys 64 o henuriaîd, 32 o ofFeiriaid, 33 o allirawon, 
a 21 o ddiaconiaid ; 45 wedi eti bedyddio, 22 wedi eu tori allan, 
5 wedi uiarw, 15 wedi ymfudo; cyfanswra, 629. Adroddodd y 
llywyddion sefyllfa eu cangenau, a deallwyd eu hod oll mewn 
undeb a chariad. Cafwyd ilftvrer o addysgiadau buddiol gan y 
brawd Davis o Ferthyr, ynghylch y íTordd o gario gwaith Duw 
yn mlaeu yn fwy cyllym, a dangosodd pawb eu hawydd i osod y 
cynllun mewn gweithredlad. Areithiodd y llywydd Giles ac 
henuriaid ereill, yn dra phwrpasol; a gellir dweyd fod yr holi 
Saint wedi derbyn bywyd adnewyddol. — Thomas Giles, llywydd; 
David Jones, ysgrifenydd. 

CYNNADLEDD DDW YREíNIOL MORGANWG. 

Cymmanfa chwarterol y gynnadledd hon a gynnaliwyd yn 
Neuadd y Cymreigyddion, Merthyr, ar yr ÍOfed o Hydref, pau y 
cynnrychiolwyd 24 o gongenau, yn cynnwys 2 archoffeiriad, 148 
o henuriaid, 86 o offeiriaid, 200 o athrawon, a 58 o ddiaconiaid ; 
bedyddiwyd, 148; torwyd allan,64; ymfudorld, 47 ; bu farv/,5; 
cyfanswra, 2223. Anogwyd y Saint mewn modd effeithiol gan y 
Llywydd Phillips, ar y lles mawr a ddeilliai trwy wasgaru mwy o 
lyfrau yn mysg y byd. Dilynwyd ef gan y brawd Howells, yn 
Saesneg, ar yr un pwnc, ac hefyd gan y brawd Pugh. Wedi 
hyny penderfynwyd llawer o bethau, ac yn mhlith ereill foff 
y brawd Henry Evan6 i fod yn gynghorwr blaenaf y gynnadledd, 
yn lle David John, a bod Llyfr Mormon a’r Athrawiaeth a’r 
Cyfammodau i’w cyfieìthu i’r Gymraeg, yn enw y Llywydd Brig- 
ham Young neu F. D. Richards. Am chwech, cymmerodd didol- 
iad le, trwy fyned o’r Saeson i neuadd y Greyhound ínn, lle y bu 
y brodyr P. Seix, J. Davis, a W. Howells, yn addysgu y brodyr 
ynghylch eu gallu i wneutbur daioni. Yn y cyfamser yr oedd y 
brodyr Phillips, Pugh, Giles, ac E. Williams yn adeiladu y 
Cymry, lle y mwynhawyd pob peth yn gysurus, ond yn unig 
pwympiad esgynlawr y cantoriun, yr hyn a achosodd fwy o ddych- 


CDG6RN SEIÖN. 


293 


rVÜ na" n ni**d. Cymmeradwywyd dal i fyny a\»<lur'iodaii yr 
eglwys 1>1 aríerol, ac yraddangosaî yr holl Saint yn awyddus i 
wnetithur ewyllys Duw. — \V. Phillips, llywydd ; H, Etana, 
ysglífenydd. 

SIR ABERTEIFI. 

C'yraraanfa chwarteroî sir Aberteifi, a gynnaliwyd yn Penlan- 
noeth, ar y 13eg o Hydref, pryd V cynnrychiolwyd 6 o gangenau* 
yn cynnwys 12 o henuriaid, 10 o oífeiriaid, 3 o athrawon, a 4 o 
ddisconiaid; 8 wedi eu bedyddio, 2 wedi eu tori allan, 1 wedi 
raarw, a 10 wedi ytnfudo; cyfanswm, 102. Cafwyd torfeydd 
lliosog, a gwrandawiad astud. — Alfred Clark, llywydd; JameS 
Jaiues, ysgrifenydd. 


AMRYWIAETHAU. 

HrDREF. — Yn ystod y mis hwn, cyfartaledd tymberedd pa ur 
yw 49| o raddau, y raae arwyddion amlwg yn arfer bod o ddynes- 
iad y gauaf ; etto y raae tywydd y rais yn fynych o nutur sefydìog 
a dyraunol. Mae meusydd moelion y cynauaf, amryw o ba rai 
j ydynt yn cael eu haredig at wenith gauaf, yn ffurfio gwedd neill- 
duol ar natur allanol. Dail y coed a gyfnewidiant eu gwyrdd 
i amrywiol lywiau ereill, yr hyn a rydd i'r gelltydd edrychiad 
hardd, ac un a fawrygîr yn gyffredinol, er y teimlir y cyfan fel yn 
arwyddo eu bod i golii yn fuan eu haddurniant haf. Mae yr 
adar ymfudol yn yhîgynnull, ac yn dechreu eu hedfa fiynyddol 
i hinsoddau nawseiddiach — y wennol i ororau Affrica, yr eos i’r 
Aifft Isaf, a’r puffin a rhai ereill naill ai i Affrica neu Spaen. Tua 
diwedd y mis, os bydd gwyntoedd uchel, raae y coedydd yn 
myned yn lîed foel. Yn y gerddi nid oes cymmaint o ddarfod- 
edigaeth i’w ganfod. Mae y gwelyau blodau o hyd yn para i 
edrych yn hardd, gan fod yr hollyhock, dahlia, a rhai blodau 
. ereill, etto mewn cyflwr da. Dyma yr amser i gladdu cloron, 
Yn y mis hwn y raae gwawn y gwe cor yn nofiaw fel gorchudd 
awyrol dros y meusydd, ac megys yn ymgynnyg i rwydo y tra- 
faelwr ar ei daith. 

Deseret News. — Mae newyddiadur o’r enw hwn yn cael el 
gyhoeddi gan y Saint yn Ninas y Llyn Halen. 


rn«o*N seion. 


3*1 

Diarebion Cymreig. — A wreiddio raewn drygionî, anliamìd 
fvdd ei gynghori. Ar ni phortho ei gath, porthed ci lygod. Cas 
yw’r gwiriouedd yn lle ni eharer. Chw^rthin wna ynfyd yn 
boddi. Dau bryd newynog a wna’r trydydd yn lwth. Er hedd- 
wch nac er rhyfcl, gwenynen farw ni ehasgl fêl. Ffol pob tlawd. 
Gwae a gaffo ddrygair yn ieuauc. Hen bechod a wna cywiìydd 
newydd. 

GLrTHiNEB. — Mae glythineb yn dyfetha mwy ná’r cleddyf, 
«anys oddiyma y dcillia diogi, anlladrwydd, trymder meddwl, a 
dadgy ssylltiad yr holl rinweddau, ynghyd ae afradlondeb, a rhes 
aneirii o glefydau, hyd y nod angeu ei hun. 

Rh Agrithiwr. — Mae y rhagrithiwr mewn caethiwed parhaus ; 
ac, O, gymraaint o boeu i ddyn yw ymddangos yn wahanol yn 
wastadol i’r hyn yw mewn gwirionefld! 

Beilchion. — Nid yw beilchion byth yn mecldu cyfeillion, pan 
inewn llwyddiant, oblegid nad ydynt vn adwaen neh, nac mewu 
aílwyddiant, oblegid uid oes neb hryd hyny yn eu hadwaen hwy. 

Segurdod.— Scgurdud beb ddysgeidiaeth sydd yn angeu, a 
diegi yw beddrod y dyu byw. Trueni fod dynion yn treulio eu 
liunain, ac yn camdreulio eu liamser i wneuthur dim, neu waeth 
nâ dim, y rliai ydynt hob amser yn segur neu wrth ryw waith 
drwg. 

Na cheisîwch wneyd cyfcillion trwy gyfranu rhoddion ; canys 
os hydd i chwi beidio rhoddi. hwy a beidiant garu. 

Cynghor. — Gyda thri bath o ddynion na wnewch gyfeillgar- 
wch difrifol, — sef, y dyn anniolchgar, y dyn gwag-siaradus, a’r 
dyn llwfr ; y blaenaf, nis dichon werthfawrogi eich ffafrau, — yr 
ail, nis dichon gadw eich ffafrau, — a’r trydydd, nis dichon amddi- 
ffyn eich anrhydedd a’ch cymmeriadd a. 

Cyfaill. — Dichon dyn gael mil o gydnabyddion, heh un 
eyfaill yn eu mysg oll. Os bydd genyt un cyfaili cywir, cyfrifa 
dj hun yn ddedwydd. 

CAMSYNTED. 

Camsynied mawr a wnaeth un dyn — 

Rlio’dd ful mewn cert yn 11© ei hun ; 

A’i hunan yn y shafì a ro’dd, 

Gan yru felly wrth ei fodd. 


iOHN U A V 16 , ARC RA FF Y DD, M B RT H Y R-T Y Ü F I L. 



Hmr. 


” Oirwcil * I.L 4 N Í» HOM III, 

(lKV BIBlLOf») IV MHOBl. |." 


23 


l 5$ Ci R N 8 E 


ŵrrrn u ŵaínt. 


Crr. II.] TACHWEDO, 1850. [Pm'* %■ 


CTNNWTSIAD. 


TlO., 

Címmanfa Cyffifrt'nní Salul 

% |t)«lülau lll«rddal, )ii 
Mbtydaiu Fat» r a C* !•*<** 

io5 

Pilodai ...» 

U)ib)i «'idiwnb y Bní 

yddliinb «1 Üreoii H;Ue 3UÓ 
Swydd««(Miu íiwbdol T«M“lt- 

iii I ||| 

PretfUm yu y üyffiyu*-»» 

LyinMlii.b <J‘ ffiedluol rllo 

*** 

Q«)| Flyu)dd«»l y -2411.1« o 
Oi)»briii»f, >n N)l1r>n y 
LI)M 11«'«*'» ** awr 320 


C'»fii''d'oii CyiMiadlcddol— 

Sii FHiul 3ìl 

Mortauwo Orllrwinol .... 321 

S 1 1 322 

Auiiywt'jrîbju — 

Tjib»*eüd 322 

S)l**ad New)drt 322 

Aur 3« 

Cuniiii Annihynol 322 

322 

At y G'diebW'>r- 

Y Cyunrtcbiolild 

i Al v D'»s|*ji 

; Yi Yuifudiad “ 

Yr 


MERTHYR-TYDFIL: 
ABORAFFWYO AC AR WERTH GAN J. DAV,. CF.ORGETOWN; 

.,R «MTH HEFYD 

OH. v s*i«« >« «>'ITTe<litH»l, » n..« .. 

I, wt ) Dcau a’i G..gledrt- 


1850. 


AT KIN OOHF.BWYS. V-. 


VH l'DGORN — n«rUd<rn gYh.w.Mi »r UoontN, T Dw lltn 
noNaf, bob yn ni I ddydd Sjil*ni. jrn 16 |u.l„ o'r |il\i; pro. 

••’nnol, «m on «an liydarn j doaprrthir IU«rr 

ijwn yn jrehwaneg. llydd rr un Ulut 4 •• Pbrophwrd y 
J ubili," nnd «m hannrr oi bria ! Danfonrr gwbod pa 
falm » rllir d.lrrhrn rn mhob man, erbrn r Siain o Rai(. 
frr, o brllaf. I)y*Rwrlir r gwua pawb eu rhan, fel r 
awnio riu Hunoo*N yn eireilhiol yn mhob cwr o’r wlad. 
Gan T bydd ri brit mnr iarl, ni ddy»xwrlia y I)o«pailhwyr 
lawrr o elw j ond fr ymJdìbyna hynr lawrr ar r nifcr a 
nymmerir. -I) S. Brdd yn ofynol i bob ('«nsm a Chm- 
uadledd i heidio LI.UIH4U y thif a grmmorant *r ddechren 
y llwyddyn, fel y |(wnaoth rbai elrni er colled mawr i’r 
Bglwy*, ond gallai.t gael ychwaneg Irwy roddi wythnoa 
• rybydd. 

(ìwnaed yr Ymfadwyr fry» i ddanfon ru rhagdalordd ( 
mrwn, oa ydynt um fyned yn lonawr. Gwell i deutuoedd 
baentio rnwan y guragedd a’rplant ar rai o'r blyrhao,yn lia 
bod y cyfan ar enw un, fel y gallo pob un hawlio ri 
gan pwya yn rhydd ar yr afonydd. Blychau bychain yw 
y gnrcu ; gwoll yw dyfodcr u lled mawr na hyd mawr. 

íí Anfonrr pob llythyron perthynol i Brif I.ywyddiarth Cymni 
at “ Mr. William Pbillip», U, Caatle alrcel, Glebeland, 
Merthyr-Tydfil.” 

V CYNNRYCHIOI.IAD. — Gofaled I.lywyddion y Cynnadledd- 
au a'r Cangenau i ddanfon cu Cynnrychioliad i mewn 
yma, yn ddifi'ael, erbyn yr 8fed o Ragfyr ce^af, «ef rhif 
y cangenau, archofieiriaid, hcnuriaid, olfeirÌHÌ I, alhrawon^ 
a di aconiaid ; y rhai a eagyn unwyd, a fu farw, a ymfud- 
odd, a fedyddiwyd, ynghyd a’r cyfanawm, nc enwau y llyw- 
yddlon a'r ysgrifenwyr. Gwtiaer y cyfrif hyd y cmtaf o 
Ragfyr. 

ATjY DOSPARTHWYU. — Etfynir y bydd y l)osparthwvr yn 
nihob man, yn alinog i seltlo â ni yn llwyr, ar ddiwedd 
y tlwyddyn, fel y galluoger ni i gj llanni oiu bamcanion. 
Os hyd I üyfrau ar law, tyner y rhai hyny allan o’r ddrled, 
fel y hyúdo pt.b peth >n glir. Bydd raid i ni alw y sn«l 
■» « ä gi uli.so hyn i gyfrif, gau foJ yr hyn a ofyr.wn o bnya. 



UDGORN SEION, 

NBU 

@eccn p @)aínt. 


Rhif. 23.] TACHWEDD, 1850. (Cvf. IT. 


CYMMANFA GYFFREDTNOL 

EGLWYS 1F.SU GRIST O SAI\’T Y DYDDIAU DIWEDDAF, YN 
MHHYDAIN FAWR A GWLEDYDD CYFAGOS, 

A gynnaüwyd yn y Carpenters' Hnll, Manchester , ar ddydd Sadwrn 
a dydd Svl , y ömcd ar 6fcd o HyJrcf \ 1850. 

POREU DYDI> RADVFRN. 

Yn bresermol o’r Denddeg Apostol — Orson Pratt, John Taylor, 
ac F. D. Ricbards. O’r Degau a Thrugain — Eli B. Kelsey, Jas. 
W. Cummings, Joseph W. Clements, Cyrus H. Wheelock, Lewis 
Robbins, J. H. Flanigan, Jacob Gates, Isaac C. Haight, Robert 
Carapbell, Wm. Burton, &c. O’r Arcboffeiriaid — I,evi Richards, 
Geo. B. Wallace, Wm. Moss, John S. Higbee, Wm. Phillips, 
Wra. Gibson, Crandell Dunn, John Davis, George D. Watt, &c. 
Hefyd, Llywyddion y cynnadleddau yn gyffredinol, a thyrfa fawr 
o henuriaid a swyddogion ereill, ac aelodau yr Eglwys. 

Am hanner awr wedi deg, agorwyd y cyfarfod trwy gann a The 
Spirît of God like a fire is hurning,” &c. Gweddiwyd gan y 
Llywydd Orson Pratt, ac ar ol hyny gwnaeth y sylwadau can- 
lynol : — 

Anwyl Frodyr a Cliwiorydd, — Yr ydym wedi ymgynnull y boreu 
hwn ffienn cymmanfa gyffrediuol. Mae yn awr dros ddwy flyn- 
edd er pan gynnaiiwyd cymmanfa o’r fath yn y wlad hon. Gan 
fod materîon pwysig i’w trafod, gobeithiwn y bydd pawb sydd yn 
bresennol, ag v perthyn iddyut, vn ceisio cynnorthwy vr Ysbryd 
23 



T7DG0RN S*10V. 


• 29'6 

i’w helpu. Gall y rhan fwyaf o’n busnes jçael ei wneuthar 
hediîyw. Te na byddai genym faterion pwy&ig i’w trafod, y mae 
yti dda i ni ymgynnull ynghyd. a rhoddi y cyfryw gynghorion ag 
a fyddai yn anghenrheidi'd er eryfhau undeh y Saint. Mae h\ n 
vu anghenrheidiol mewn eglwys W hon. Mae eglwys Saint y 
Dyddiau LÜweddaf yn yr Ynysoedd Frydeinig, wedi dod yn bobi 
lli«>sog, ac yn wasgaredig o pen i’r tir i'r lla.ll ; ac os na fydd cyd- 
ymdrec!dad yn swyddogion yr •egl"Vs, ni ellir cadw yr undeb 
anghenrheidiol er mwynhau ben-lithion teyrnas Dduw, a chyn- 
nyddiad pellach y gwaitb yn V wlad hon. Mae nerth ni 'wn 
undeb, a ìnwy o nerth nag y mae llawer o fobl yn d\bied. Pan 
iyddo y Saint yn nn.gallant Iwyddo gyda’r Nefoedd, a thynu ben- 
diiliion i ŵaered ar eu hymdrechiadau, ac ui ddichon neb rwystro; 
pa faint y mae nndeb tair neu bedair mil o'r henuriaid wedi 
wneuthur eisoes ! Mae yn anghenrheidiol i bawb feddu golyg- 
iadau cywir mewn peribynas i deyrnas Dduw a’r gwaith a ym- 
ddiriedwyd i’w gofal ; i’r dyben hyn, fel y byddo utideb mewn 
gweithred a theimlad, y darfu i ni ymgynnull ynghyd y dydd 
httii. Y fusnes gyntaf a driuiwn a fydd yn pert'nyn i swyd<log- 
ion yr eglwys, ac ar ol hyny bydd addysgiadau cyffredinol yn cael 
eu rhoddi. Bydd y Uywyddion hefyd yn cael eu hapwyntio i’w 
cynnadlt ddau neillduol, l'el y gallo y rhai sydd yn bwriadu ym- 
fudo wneyd hyny, trwy gydsyniad y gymmaufa; dyna y drefn a 
ordeiniwyd gan yr eglwys, ac a orchymynwyd gan ein prophwyd 
a’n gweledydd : yu y dadguddiadau a roddwyd iddo ef, dysgir ni 
i wneyd pob petlì trwy gydsyuiad cyffredin. Yn awr, yr ydym 
am i bawb bleidleisio ar y pynciau a ddygir o’u blaen, un ffnrdd 
neu’r llall, dros neu yn erbyn. Nid ydych yn rhwym o bleid- 
leisio yn gadarnhaol nac yn nacäol, eithr yn ol eich barn eich 
buuain; ac os bydd genych ysbryd yr Arglwydd, dysga chwi i 
bleiùleisio yn unfrydol, yn ol y gwii'ionedd. Dyraa drefn y nef- 
oedd; pe byddem ni yn adnabyddus o’r corwmau fry, caem allan 
f. d teimlad unfrydol yno ar bob pwnc perthynol i faterîon y byd 
nefol. Fel hyn y bydd yn y diwedd ar y ddaear ; ond yn ein sefyllfa 
anraherffiith bresennol, rhaid i bob dyn weithredu yn ol y Öoeih- 
ineb goreu a allo gael. Ni ellir cnndemnio neb am bleidleisio vn 
nacaol. Pnn y gofyntr llais yr eglwys ynghylch cynnal rhyw rai 
•o’i swyddogion, os dewisant hwy bDidleisio yn nacaol mewn 
-ochwsion felly, ni fydd i ni eu galw i gylrif. Yr wyf yn gwneyd 



CDGOBN 8EION. 


srrr 

T sylwaiî litrn, o herwydd fod yr aetodau, mewn rliai cvnnad- 
leddau, wedi eu gorfodi i bleidleisio mown rhyw un tì'*rdd neill- 
duolj ac os pleidleisient yn wrthwynebol, gclwid hwy i gyfrif : 
yn awr, hyn yw cymmeiyd yroaith eu rhyddid. Mae yn wir fod 
pynciau ar ba rai y gofyniri bawb bleideisio mewn un ífordd, me«n 
egwyddorion o atlirawiaetb, neu mewn materion perthynol i‘n 
dyledswydd, pan y gellir galw’ y rhai a bleidleisiant yn nacaol i 
gyfrif Rh iddaf le yn awr i’r brodyr ddwyn yu mlaen wahauol 
gorwmau yr eglwys. 

Sylwodd yv Heuu’iad John Taylor : Mewn perthynas i’r 
pethau byn a lefarodd y brawd Pratl, y maont yn gwbl gywir; 
nndeb yw y prif be.tb sydd yn cylymu a rhwymo dynion ynghyd. 
Lie y byddo undeb y mae yno ailu ; hyn ydyw gallu Duw, a 
bydd i ysbryd a gwirioneddau Duw gael eu tywallt ar led trwy. 
ddo. Mae uudeb yn sylfaenedig ar gy fraith a gwybodaetli. Pa 
fodd bynag, ni wnaf ymhelaethu ar y mater yna, ond cyffyrddaf 
yn fyr â’r pwnc a enwyd gau yr Henuriad Pratt, sef y duîl o 
alw drosodd gynghorau yr eglwys. Mae yn anghenrheidiol nid 
yn unigi fod dynion wedi eu galw gan Dduw, ond eu bod, fel 
y syiwodd y brawd Pr.itt, yn cael eu cydnabod gan y bobl. Nid 
dyma fel y mao yu y byd politicaidd ; dywe-dant hwy weitliiau 
mai llais y bobl ydyw llais Duw. Nid yw hyn felly bob ams r ; 
oblegid os derbynia dyn ewydd gan yr Arglwydd, y mae efe \n 
eael ei neillduo gan yr A rgîwydd i gyfUwni dyiedswydd«»u y 
swydd hono, er mynegi ei ewyllys i blant dynion. Yn awr, pa 
im a dderbynia y dynion byn V genadwri ai peidif, mae efe yn 
rhwym i fynegi y petb hwnw i*r bobl, er iddynt ei alw yn dwyì;wr ; 
yna y raae efe wedi gwneyd ei ddyledswydd, ac wedi ei ryddhau 
gerbron yr Arglwydd. Llais y bobi yw Uai6 Duw, os ìlywod. 
raethir gan egwyádorion adrlas. Mae y gorcbymyn yn dyfod 
oddiwrth Dduw, ac nid oddiwrth y bobl ; mae efe yn eu g.dw, 
yn eu hordeinio, ac yn eu danfon i wneuthur rhvw betbau neill- 
duol, a’u mynegiad hwy o honyot yw llais Duw ; y mae yn 
dyfod yn llais Duw, o herwydd fod y dynion hyn dan ddylan- 
wad ysbryd Duw. Mae henuriaid yr eglwys hon, os ydyu-t yn 
ddynion Duw, wedi eu gosod mewn meddiant o ddawn yr Ysbryd 
<jlân, ac yn alluog i wahaniaethu goleuni a thywyllwch, os 
ydynt yn gwneyd eu dyledswydd gerbron yr Arglwydd, obiegid 
u m ae fy neiaid yn clywed fy llais, ac yn fy nilyn, osd esî 



UDGORN SEION 


298 

ni chanlyuant.’' Yna, y mae yn angbenrheidiol pan fyddo 
yn danfon allan ei weision, ei fod yn eu hordeinio i swyddi, y 
îhai a ddylid gydnabod gan y bobl dan eu llywyddiaeth ; a« y 
mae y swyddogion, yu ol eu hamrywiol raddau, tra yn mynegi 
gair Duw, pan fyddo hyny wedi ei wnevd, yn gyfrifol am eu 
gweithredoedd eu hunaiu. Gwelodd planl Israel yn dda i ddeuis 
brenin ; ac roeJdai yr Arglwydd, Gellwch gael un os oes arnocb 
ei eisieu, oud ni fvdd yn dda i chwi : fe wna fel a’r fel i chwi, 
eithr fe gewch frenin os mynwcb, a bydd y canlyniadau fel a*r 
fel, Rhoddwch i ni frenin ; cymmerwch ef, a gwnewch fel eg 
V meddylioch oreu ; r»ae genych lais yn y peth. Mae Duw^ 
yn y dyddiau diweddafhyn, wt-di rheoleiddio ei deyrnas. Pan 
oedd Joseph Smith yn fyw, efe cedd eneiniog yr Arglwydd, a 
derbyniodd ddadguddiadau oddiwr'jbo er arwain yr holl eglwys. 
A oedd y bobl yn rhwym i dderbyn y dadguddiadau hyn ; Mewn 
rhyw ystyr buasent yn euog pe na wnelsent, oud daethant yn 
rhwym pan ddarfu iddynt gydnabod y geiriau hyny. Er enghraitìl, 
Dyma Joseph Smith, y prophrryd, a wnewch chwi ei dderbyn ? 
pob un a wnelo, cyfoded ei iaw ddeheu ; daeth hyn yn weithr»*d 
a dyledswydd y bobl, ac yoa daelhant hwy yn rhwym i gadw 
pob peth a lefarai efe. Pa beth wed’yn ? wel. mae y deuddeg, 
òcc., wedi eu gosod yn gymhwys yn yr un sefyllfa. Mae genytu 
ddyn wedi ei apwyntio gan yr Arglwydd yn y 11© cyntaf, ac 
yna gan y gwahanol gynghorau llywodraethol yn Seiou, cyng- 
îiorau y deuddeg, yr archoffeiriaid, y deg-a-thrugain, yr henuriaid, 
yr offeiriaid, yr athrawon, a’r diaconiaid, a chan y gwahanol 
gaughetiau yn mhlih holl genedloedd y ddaear, lle bynag y 
mae’r efengyl hon wedi rayned. Dyma hysbysiad, dadguddiad, 
neu orchymyn, yn dyfod trwyddo, am i’r henuriaid wneuthur 
fel a’r fel, — pa fodd y maent yn teiralo ? wel, meddant, tnae y 
dyn hwn wedi ei neillduo, ac y mae wedi ein neillduo ninnau 
i ddwyn y cyíryw a’r cyfryw fesurau i weithrediad. Awn yn 
union at ein gwaith : nid yw yn gwestiwn gyda ni, pa uu a 
wnawn y peth ai peidio : yr ydym wedi pleidleisio drosto, ac yr 
ydyrn yn foddlawn oll i’w gydnabod yn was i Dduw. Yna daw 
y deuddeg yn mlaen ar yr un egwyddor, ac henuriaid cynnad- 
leddau a changenau, ac yn ol y sefyllfaoedd neillduol ag y 
maent ynddynt, rhaid iddynt gael eu cydnabod yn eu lle eu 
liunain; rhaid i’r eglwys gyrameryd eu harwain gan eu cyfar 



UDGOÎIN tEIOîf. 2fl® 

wyddiadau. Ond os bydd henuriad ddim yn gwneuthur yn iawn, 
a ydym i bleidleisio drosto ? na, codwch eich dwylaw i'w dori 
allant os na edifarha. Dyma’r ffordd wyf am i chwi wneuthur 
â mi, yngliyd â’r brodyr Pratt a llichards, a phawb o honom ; 
nid ydym a:n i chwi gynnal i fyny ddrygioni dan fantell rhyw- 
beth arall: pan fyddo dynion yu gwneuthur yn iawn, yna ma« 
dyled arnora i’w cynnal i fyny. Pa mor hir? wel, yr h«»ll 
araser, hyd nes y b>ddont yn cael eu profl yu euog o ryw beth 
cyfeiliornus; na adewch i ddyn gwympo, o berwydd fod rhywun 
wedi sibrwd fel a’r fel ; mynwch brawf, ac yna ymddyger tuag 
ato yn ol y rheolau ; nid oes achos i rai ea hysbysu. Mae hyn 
yn ffurfio rhwymyn undeb. Mae yr Arglwydd yn dweyd wrth 
ei was, y prophwyd, Yr wyf eisieu cael y peth a’r peth wedi ei 
gytìawni; dos, ac hysbysa ef i henuriaid fy eglwys. Chwi ddeu- 
ddeg, dywedwch wrth rywrai ereill, gwnewch fel a’r fel, er lles 
ac iachawdwriaeth dyn ; ac y mae llywyddion y cynnadleddati, 
<fec., yn myned yn union &t eu gwaith, ac yu dywedyd wrth 
ereill, gwnewch fel a’r fel : íelly y ffarfir cadwyn berffaith-gyfan 
o undeb, gwybodaeth c gallu, ac y mae ysbryd yr Arglwydd yn 
trigo yn eu plith, ac y mae bendithion Dnw yn dilyn y bobl 
hyny ; a dyna paham yr ydyra yn cael ein cyfiwyno o'ch blaen 
o bryd i bryd. Mae y natur ddynol yn wan — y mae gweision 
Duw yn agored i gyfeilioni ; a phan y byddont yn ytítgynnull 
o fiaen y miloedd o’i bobl Ef, beíh wed’yn ? Os hyddant wedi 
gwneuthur rhywbeth ar gam, bydd i ysbryd Duw yn ei bobl ei 
nodi, l'el y byddo yr eglwys yn cael ei chadw yn bur; pleidleis- 
wch dros y da a’r gwirioneddol ; a'r rhai a fyddoch yn pleidleis:o 
drostynt, cynnaliwch i fyn y â’ch gweddiou a’ch dylai.wad, a 
pl eidiwch dweyd, y mae rhyw beth da yn perthyn i hwn a hwn, 
ond ni ddywedwn ddim am ei ddrygioni ; nid ydyra vn ymofyn 
dira o’r fath hyn, os oes rhyw ddrygioni, dyger ef allan. Yr wyf 
yn gwneuthur y sylwadau hyn, fel pan fyddoch yn rhoi eich 
llais i gynnal rhyw berson, y byddwch yn gwneuthur hyny ach 
holl galon; ac yr wyf fi yn cynnyg fod y gyirmanfa h«»n yn 
derbyn acyn eynnal y Llywydd Brigham Young fel prif Lywydd 
eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf yn yr holl fyd. 
Eiliwyd y cytinyg, a chariwyd ef yn unfrydol. 

Cynuygio«ld yr Henuriad F. D. Richards fod y Llywyddion 
Heber C. Iíimball a Willard Richards yn cael eu derbyn a’ii 



300 


t DGORS SEIOS. 


rycnal pan y pyramanfa ft-1 ei gynghorwyr, yr hyn hefyd a eiU 
iwyd ac a basiwyd yn unfrydol. 

Y cynnygiadau canlynol a wnaed, a eiliwyd, ac a baslwyd yn 
nnfrydol ar benau eu liunain. 

Fod Orson Hyde i’w gynnal fel Llywydd ar y Deuddeg Apostol. 

Fod Parley P. Pratt, Orsou Pratt, Wilford Woodruff, Johti 
Taylor, George A. Sraitb, Amasa Lyman, Ezra T. Benson, 
Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erustus Snow, a F. D. Richard*, 
i w cynnal fel aelodau o Uchel Gynghor teithiol y Deuddeg 
Apostol. 

Cynnygîodd F. D. Richards, Fod y gymmanfa nid yn unig 
yn ymdeimlo i gynnal yr Henuriad Orson Pratt fel Llywydd yr 
eg’.wys yn yr Ynysoedd Prydeinig, ond ein bod i gyflwyno iddo 
ein diolchgnrwch mwyaf diffuant am y dull medrus ac effeithiol t 
dygodd yn mlaen achosion yr eglwys yn yr ynysoedd hyn. Nid 
yw ei lalur a’i wasanaetb wedi bod o’r radd gyffredin. Mae y 
oyfarwyddiadau sydd wedi deillio trwy ei wefusau, a tlirwy ei 
bin ysgrifenu, wedi bod o’r fath gymmeriad ag i ddysgu athrawon, 
ac addasu henuriaid llywyddol i borthi eu praidd ac adeiladi» 
eglwys Crist. Mae tymmor ei lywyddiaeth wedi bod yn wawr o 
gyínod newydd ar y Saint yn Ewrop. Yn ys*od ei weinidogaeth, 
y mae cylchrediad y Millennial Star wedi cynnyddu o ddeunaw 
cant ar hugain i dair mil ar hugain, yn bythefnosol. Ni fydd 
11; i na thair mil o Saint wedi ymfudo o’r gororaa byn i’r wlad a 
apwyntiwyd gan Dduw er sefydlu Seiorr, trwy ei ofleryngarwch, 
a dim llai nag un fil ar bymtheg fydd wedi cael en bedyddio i’r 
eglwys yn y wlad bon. Y fatli argnelion llwyddiannus sydd yn 
awr o flaen yr henuriaid a’r Saint yn y wlad yma^ Y fath 
lawenydd a l*dnw fynwes yr Henuriad Pratt wrth ymadael á’r 
wlad lion, pan yr ystyrio y fath lwyddiant mawr sydd wedi 
coroni ei lafur. Cytuna pawb sydd yn gwerthfawrogi ei lafur 
i ddymuno i fendithion penaf yr Hollalluog Dduw ddisgyn ar ei 
ben ef, ei deulu anwyl, a pliawb sydd yn berthynol iddo — fel y 
hyddo ei enaid yn cael ei ddiwallu o ddaioni Duw tuag ato. Yr 
wyf yn cynnyg dangosiad o ddiolchgarwch i Dduw, ac hefyd i’r 
Henuriad Pratt am ei lafur cariadlawn i bobl yr ynysoedd hyn. 

Eiliwyd y cynnyg gan yr Henuriad Johti Taylor, yr hwn 
ft’i gosododd i bleidlais, ac a gariwyd yn unfrydol. 

Yna dywedodd yr Henuriad Pratt, N s gallaf lai na theimlc* 



CI GO&N SETON. 


30 î 


yn ddioîchgar i chwi, ac i'r Duw Mawr am y mynegiad hwn o 
anwyldeb a chariad tuag ataf. Pan y daethum i’r wlad hon> 
dat'thum fel y dÿwedodd Paul wrth eglwys Corinth, trwy lawer 

0 ofn a dychryn ; teimlais y cyfiifoldeb ag oedd yngtìylch cael 
ei osod aruaf— cyfrifoldeb nid fel eiddo llywodraethau gwladol, 
ond un anfeidrol fwy, i edrych ar ol eglwys Dduw, i ediych ar ol 
llwyddiant a chysur y Saint, i edrych ar ol lledaeniad gwaiih Duw 
yn V wlad lion ; teimlais fy ngwendid fy hun, a cheisiais lawer 
gan Dduw raewn gweddi daer am roddi i mi ddoethineb ei Ysbryd 
G!ân ; i roddi grâs i mi tr fy nghynnorthwyo yn fy ngweiu- 
yddiadau, ac yn holl ddyledswyddau fv Llywyddiaeth yn y wlad 
hon ; fel y gallwn roddi siampl dda o flaen y bobl, ar yr hon y 
gallwn edrych yn ol mewn blynyddau dyfodol gyda boddlon- 
rwydd. Deallais nad oedd yn bosibl i mi trwy fy neall fy hun, 
neu trwy ddoethineb ddynol, i sefyll yn y swvdd gyfrifoi ag y 
gosodwyd íì ynddi, a gwneuthur cytiawnder â gwaith y weiuid- 
ogaeth. Ni theimlais duedd i ymddiried yn fy noethineb !ÿ huu, 
ac ni wnaethura oddiar hyny hyd yn awr; oblegid nid o- s 
doethineb y gall dyn ei chael yn naturiol ag a'i haddasa ddim 
hyd y nod i lanw swydd diacon yr eglwys ; ac os na all dyn 
trwy ei ddoethineb naturiol ei hun lanw swydd diacon, pa fodd 
y gall efe lanw swydd uwch, heb ysbryd yr Arglwydd ? Mae y 
teimladau hyn w« di bod yn fy meddiant mewn amseroedd svdd 
wedi myned heibio, ac y maent genyf hyd heùd) w, Ac vr 
wyf yn teimlo yn ddiolchgar i Dduw, (,s wyf fi wedi bod yn 
ufferyn yn ei law i lesâu y bohl yraa, mai trwy yshryd yr Ar- 
glwydd y cyflawnais hyny, ac nid o hdtaof fy hun. Nid oeddun 
wedi arfer ysgrifenu llawer yn tìaenorol i’r araser y d< chreuais. 
fy llafur golygyddol yn y wlad hon ; o ganlyniad, trwy ei fod 
yn rywbeth newydd i mi, teimlaís fy anallu fy huu, u medd- 
yliais os na roddai Duw gynnonhwy i mi, y buasai yn annihosibi 

1 mi ysgrifenu fel ag i lesâu y bobl. Yr wyf yn ddiolchgar i 
Dduw am ei ysbryd, ac yn gweddio y bydd iddo aros gyda mi, tra 
\ byddwyf yn eich plith, fel y byddwyf yn alluog i ddangos 
esiampl i’r bobl ag a fydd yn gymmeradwy yn ngolwg Duw, ac 
yna ddychwelyd yn ol at íÿ mrodyr yn nhir Seion, gyda chyd- 
wybod ddirwystr, a mwynhau cymmeradwyaeth y Saint yraa, a’r 
rhai hyny yn America. Dynedaf y waith hon ychydig eiriau 
ynghylcu rhui o'r goiuchwyiion a ymddiritdwyd i’m goíal yu 



l'DGORN SEIUS. 


302 

y wlad hon ; ni chaf, efallai, well cyfleusdra tra y byddwyf yn 
eich plith o osod pob peth o tìaen y Saiut,nag yn y Gymmanfa 
Gyffredinol hon. Dymunaf osod o’ch blaen chwi bet'n o’r fusuess 
a yindrechais gyflawni yn ol fy ngallu. Apwyntiwyd fi gan y 
15rif Lywyddiaeth yn Seion i gymmeryd gofal o’r eglwys, y 
gwaith o argraffu, ac ymfudiad y Saint; y rhai hyu oedd y 
tri gorchwyl neillduol a roddwyd i mi. Mor bell ag y mae’r 
gwaith o argraffu wedi myned, ymdrechais gadw golwg fanwl ar 
bob ysgrif a ddaufonwyd i’w chyhoeddi yn y Òlar, fed y byddai 
ein cyhoeddiad yn ddrych cywir o athrawiaeth iachus a gwybod- 
aeth gytfredinol. Tra yr oeddwn i yn absennol o'r wlad hon ur 
ymweliad yn Council Bluffs, yr oedd y Star yn cael ei dwyn 
yn mlaen rnewn modd gulluog gan yr Heuuriad Kelsev; ac y 
mae yr holl ddarnau a ollyngodd efe i mewn wedi derbyn fy 
ngh\ mmeradwyaeth. Yr wyf wedi ymdrechu gwylio dros bob 
dernyn a ddanfonwyd i’r A'iar; dyna oedd y cyfarwyddyd a 
ruddwyd i mi gan y Brif Lywyddiaeth. Mae y Star yn witli- 
ddrych i’r holl fyd, ac i genedlaethau dyfodol i edrych arni ; ac 
o ganlyniad, dylai fod yn ystorfa gwirionedd. Nid wyf yn 
gwybod i mi gyhoeddi dim ond ag sydd yn gwhl gy wir ; oud 
peth dyuol yw cyfeiliorui ! os wyf, o gaulyniaJ, wedi cyhoeddi 
cyfeiliornad, nid yw wedi bod yn fwriadol, eithr yn gyfeiliornad 
mewn barn ; nid wyf fi yn gwybod, pa fodd bynag, fy mod 
wedi cyhoeddi dim ond sydd yu iawu,ond os gall rhyw frawd 
nodi allan rywbeth cy feilioi nus, ymdrechaf ei ddiwygio mewu 
cyhoeddiadau dyfodol. Yr wyf wedi cyhoeddi ilawer o bamph- 
le.au yn y wlad hon, ac wedi eu gwerthu wrth y cyfauwerth, yr 
hyn ueJd tua cheiuiog yr un ; mae hyny lawer yn rhatach na 
Uawer o gyhoeddiadau ereill o’r un faintioli a chyunwysiad. 
Bydd gan y llyfrau, S/a/s, &c., ddylanwad mawrlle bynag yr 
el nt; ac yr ydym yu gobeithio y bydd y galwad am y S tar yn 
y wlad l.on yn mwyhau \n fawr, ac y bydd cauucerid o filoedd 
yn cael eu cylçhdaenu gan y llywyddiaeth ridyfodol, o herwydd 
yn y ffurdd hon v gellir cyhoeddi yn eífeithiol air Duw trwy 
yr holl wlad. G)da'r sjlwadau hyn yr wyf yn diweddu fy 
nodiadau. 

Cynnygiodd yr Henuiiad J. Taylor fod y gymmanfa hon i 
gyunal yr Henuriad F. D. Richards, fel dilynydd i’r Lywydd 
Ürson Pratt, yn Llywyddiaelh yr eglwys yn yr Ynysoedd Pryd- 



l’DÄORN 8EION. 


3C3 


einig; hefyd George B. Wallace a Levi Richards fel ei gyughor- 
vty r. Eiliwyd, a chariwyd yn unfrydt 1. 

Gwnaed dangosiad o goffâd auwylaidd ar ran ein brodyr sydil 
ynllafurioyn Ffrainc, Italy, DenmarU, Iwerddon, a phob gwUd 
arall lle pregethir yr efengyl, gyda dyrauniad taer-erfyngar aui 
eu llwyddiant i ennill eneidiau i Grist 

[Yr oeddem yn bwriadu cyílwynu yr Henuriaid Phillips, Davis, 
a Pugh, llywyddiaeth yr un gynnadledd ar ddeg Gynneig, o 
tìaen y Gymtnanfa Gyffrediuol,am ei phleidlais o ymddiried, ond y 
inae yu ddrwg genyin iddweyd i hyny gael ei anghuöo : hysbyswn 
hwyni o’n hymddiried a’n brawdgurwch anwahanadwy tuag atyut 
yn ngweinidogaeth y oymmod, a chredwn íod yr holl tìfyddlon- 
iaid yu eu caru felly raor bc.ll ag y maeut yn adnabyddua. 
— Gol. y Star.] 

rerideijynwyd , — Fod y llywyddion cynnadleddol a gaulyn, a'r 
Henuriaid teithiol, yn cael eu rhyddhau oddiwrth eu liafur, ac 
yn cael caniatàd i ymfuilo gyda'u teuluoedd i America ; a 
dymunir ar y cynnadleddau ag y darfu iddynt hwy lywyddu a 
llafurio mor alluog ynddynt, i gynnorthwyo y dynion da hyn i 
ymgasglu i fynwes yr eglwys, yr hyu ui fyddai ond tâl gyfìawn 
am eu dysgeidiaeth wei thlaw r a’u llafur diwyd yn eu plith : — 
William Gibson, llywydd cynnadledJ Manchester; Thomas 
Margetts, etto Lluudain; Crandell Duun, etto Edinburgh ; 
James D. Ross, etto Statìfordshire ; James W. Cumiuings, etto 
Sheffield ; George D. Watt, etto Preston ; William Booth, etto 
Cheltenham; William Moss, etto Clitheroe; William Hensbaw, 
henuriad teithiol yn sir Iientfordd ; Thomas Sraitb, etto yn 
Bedfordshire. 

( í'w barhau.) 


PRIOOAS. 

[Allan o'r *' Athrawiaeth a’r Cyfammodau.’’] 

Y’n unol ag arl'eriad pob cenedl wareiddiedig, rheoleiddir priodas 
gan gyfreithiau a seremoniau ; o ganlyniad, credwn ni y dylai 
pob priodas yn eglwys Crist o Saint y Dyddiau ûiweddaf, gael 
ei gweinyddu mewn cyfarfod cyhoeddus, neu wledd,wedi ei phar- 
otoi i'r perwyl ; ac y dylai y gweinyddiad gael ei gytìawni gan 
archoífeiriad llywyddol, archoöeiriad, esgob, henuriad, ueu offeir- 



304 


ÜDGORN SBIOlf. 


iad f heb hyd y nod wabardd y perennau a ddymunont ymbri(idf r 
rbag ymbriodi trwy awdurdod arall. Ni chredwn fod yn iawn 
gwahardd aelodau o’r eglw\» bon rhag priodi allan o’r eglwye, os 
n. ai eu penderfyniad yw gwneyd felly, eithr ystyrir personau o'r 
fath yn weiuiaid yn fl’ydd ein Hargiwydd a’n Hiachawdwr Ieeu 
Grist. 

Dylai priodas gael ei gweinyddn gyda gweddi a diolchgarwch ; 
ac yn y gweinyddiad, y personau sydd i gael eu priodi a safant 
yn ochrau eu gilydd, V dyn ar y llaw ddeheu, a’r fenyw ar yr 
aswy, ac a anercbir gan y gweinyddwr, megys ag y cyfarwyddir 
ef gan yr Yshryd Santaidd ; ac oa na fydd gwrthwyuebiadau cyf- 
teithlawn, c«iff ddweyd, gan alw pob un wrth ei enw, “ Yr ydych 
chwi eich dau yn cytuno i fod yn gyfeillion i’ch gilydd,}n wr a 
gwraig, gan barchu iawnderau cyfreithlawn y cyflwr hwn; hyny 
yw, cadw eich hunain yn gwbl i’ch gilydd, ac oddíwrth bawb 
ereill, drwy eich bywyd.’’ Ac ar ol iddynt hwy ateb, u Ydjm,” 
caiff eu cyhoeddi yn “ wr a gwraig,” yn euw yr Arglwydd Iesn 
Grisí, a thrwy bwer cyfreithiau y wlad a’r awdurdod a fydd yn ei 
feddiant : “ Bydded i Dduw ychwanegu ei fendithion a’ch cadw 
chwi i gyflawni eich cyfammodau o hyn allan a thros byt-h. 
Amen.” 

Dylai ysgrifenydd pob eglwys gadw coffadwriaeth o bob priodaa 
a weinyddir yu ei gangen, 

Dylai pob cytundeb cyfreithlawn priodas a wnaed cyn i berson 
gael ei fedyddio i’r eglwys hon, gael ei ystyried yn gyssegredrg 
a’i gyflawni. Yfl gyramaint â bod eglwys Crist wedi ei gwarth- 
inddo fel o fod yn euog o’r trosedd o odineb ac aml-wreigiaeth, 
cyhoeddwn eiu bod yn credu y dylai un dyn gael un wraig, ac un 
fenyw ond un gwr, oddieithr mewn achos o farwolaeth, pan y ma£ 
y naill a’r llall at eu rhyddid i briodi eilwaith. Nid yw yn iawn 
i berswadio gwraig i gymmeryd ei bedyddio yn groes i ewyllys ei 
gwr; a<c nid yw yn gyl'reithlawn i ddylanwmlu arni i adael ei 
gwr. Mae pob plant yn rhwym wrth gyfraith i ufyddhau eu 
rhieni ; ac y maŵ dylanwadu arnynt i gofleidio unrhyw ffydd 
grefyddol, neu gymmeryd eu bedyddio, neu adael eu rhieni, heb 
eu cydsyniad, yn anghyfreithlawn ac anghyfiawn. Credwn y 
bydd gwyr, rhieui, a meistri, y rliai sydd yu llywodraethu ar eu 
gwragedd, plant, i’u gweisiou, ac yn eu rhwystro rhag cotleidio y 
gwirionedd, i fod yn atebol am y pechod hwnw. 



DDGORN SEION. 


!0.5 


LLYtHYll ODDHTRTH Y BRIF LYWYDDIAETH AT 
OUSON HYDE. 

Dinas y Llyn lialen Faicr, Gorph. 28, 1850. 
Astfyl Frawd Orson Hvde, — G nn y dyagwylir iT mail gych- 
Wyn boreu fory, er ein bod mewn llawn busnes, cymmerwn r 
cyfleuiidra hwn i ateb eich gohebiaeih atom trwy Thos. Williams, 
yr h«n a gyrhaeddodd yma yn ddiangol ar y 7fed o Fehefin ; ac, 
er fod ein dinas wedi ei gorlenwi gan ymfudwyr newynog oddiar 
yr 20fed o F»i, nid oeddem wedi derbyn nn wybodaeth union- 
gyrchol, nuc hyd y nod newyddiadbr, o’r 'Taleithiau, hyd nes i’r 
mail gyrhaedd. 

Mae yr >mfudwyr wedi heidio i mewn yma gydaT fath liosog- 
rwydd, fel ag y maeut wedi codi pris yr ymborth yn uchel iawn. 
Gwerthai biawd ara ddolar y pwys, yr hyn oedd yn ddigon i annog 
rhai o’u gwerthwyr i wertbu eu taraaid diweddaf, a bod heb ddin ♦ 
Maev cynauaf wedi dechreu oddiar y 4ydd o Orphenaf, ac wedi 
parhau hyd yn bresennol. Cafodd rhai o’r cnydau cynharaf o 
wenith eu niweidio gan rew, pan yn dechreu yraagor. Oddiar y 
cynauaf mae’r blawd yn gwerthu am 23 o ddolars y cant. Yr 
oedd cyflawnder mawr o ŷ’d wedi ei hau yn yr hydref a’r gwanwyn 
diweddaf. Mae y rhan fwyaf o’r vd a huuwyd yn yr hydref wedi 
dwyn cnwd rhagorol, ac y mae cnwd y gwanwyn yn edrycb yn 
neillduol o dda. O herwydd y cytìawnder rnawr o eira ar r 
mynyddoedd, y mae llawer o’n hafonydd wedi llifo dros eu glanau, 
gan ai hosi cryn niwed i’r cnydau. &c. Yr nedd yr Iorddonen 
amrywiol droedfeddi yn uwch nag y gwelwyd hi erioed o’r blaen r 
a dinystriodd gyfran fawr o’r cnydau islaw y bont. Hysbysir fod y 
cnydau yn swyddi Weber, Utah, a Tonle, yn rhagorol, Mae y 
brawd Morley, yr hwn a ymwelodd à ni yn ddiweddar o Sau Pete, 
yn rhoddi ì ni hanesion gobeithiol iawn uid gynauaf mawr. Yr 
oedd ein gwyl-gadwad o’r 24ain wedi ei attendio vn dda ac yn dra 
dyddorol, hanes \ r hwn a gewch yn y “ Deseret News. 5 ’* Mae 
yn amser o iechyd ac lieddwch cyörediuol yn rohlith y Saint, a 
digon o waith caled, fel ag y mae pob un wedi hod inor ddiwyd 
nes methu braidd â chael amser i fwyta neu gysgu. Yr ydych 
chwi yn siarad am y brys aT ffw dan yn Kanes\iiîe; ond pe hydd- 

* Y ‘ Itesertt Neus” s\dil hapyr peduar plye» yn cael ei cjhoeddi yn 
v>tüi.usol ( dan ulygiiulh WillaiU Richaids, piiö pi:Hi dular y tìwyddy». 



306 


UDGOR* SEION. 


«ch chwi yma i weled, teirnlo, a dirnad y beichiau, y llafur, a’r 
cyfrifoldeb, sydd bob dydd, awr, a mynyd, yn trolian, pentyru, 
fcreiglo, a tharanu arnora, deuech o lciaf i’r penderfyniad nad oes 
perygl i ni gael y gymraalwst trwy segurdod, neu orraod o ddifyr- 
wch. * * * * Yr ydym ni yn nwylaw ein Tud Nefol, 

Duw Abraham a Joseph, yr hwn a’n harweiniodd i’r tir hwn ; yr 
hwn ayraborthodd y saint tlodion â sofl-ieir ar y gwastad diroedd; 
yr hwn a roddodd nerth i’w fobl lafurio heb fara ; yr hwn a ddan- 
fonodd wylanod y dyfnder fel achubwyr i gadw (trwy ddyfetha y 
cricied) y gwenith euraidd yn fara i’w bobl ; a’r hwn sydd wedi 
cadw ei saint rhag llid eu gelynion. Efe y v ein Tad a’n Ham- 
ddiífynwr; yr ydym yn byw yn ei cleuni, yn cael ein harwain 
gan ei ddoethineb, ein hamddiffyn gan ei gysgod, a’n cynnal gan 
ei allu. * * * * * .Mae ein gweithiau cyhoeddus 

fel ar sefyll o eisieu defnyddiau, a gweithwyr ; nid yw ein 
cynghor-dy wedi ei gwpla etto. Yr ydyra wedi adeiladu siop íawr 
ar Ysgwar y Deml at wneutbur y gof-waith tuag at y gweithiau 
cyhoeddns; ar ol ei gorphen, gesyd o fewn ein cyrhaedd le tuag 
at wneuthur pob peth angher.rhaidiol at adeiladu y Deml. Gorfu 
i ni gyfnewid a gwelîa peth ar y Bowery, a buom yn analluot; hyd 
yn hyn i gael ein hyetordy yn barod at yr yd, ymb"i th, &c. 
* * * Yr ydym yn cyfarfod bob dydd Sadwrn, yn nghwm- 
peini y brodyr P. P. Pratt, E. T. Benaon, George A. Smith, a 
Thomas Bulloch, mewn ystafell bwrpasol, ac yn dyrchafu ein 
calonau at y Goruchaf mewn gweddi am lwyddiant Israel, pim 
>r ydych chwi bob amser, ynghyd â’r Saint yn P(-tta» attamie, yu 
cael eich coffa. Ein taer ddymuniad yw eich llwyddiant, a 
llwyddiant yr holl bobl sydd gyda chwi. 

Parhawn, eiclj brodyr yn efengyl yr amynedd, 
Brigham Yolng, 
IÎEBER C. KlMBALL, 
WlLLARD BlCHARDS. 


SWYDDOGION GWLADOL TIRIOG AETH UTAH. 
Mae llythyr oddiwrth y brawd John M. Beruhisel, o Ddinas 
Washington, dyddiedig Hydref 3, 1850, at E. Snow, Ysw., yr 
hwn lythyr a welir yn y S lar, yn hysbysu pa swyddogion sydd 
wedi eu dewis i weinyddu yn llywodiaeth Utah; ac enwir hwynt 



TDGOtM SBION. 


307 


fel y canlyn Llywodraethwr — Brigham Yonng ; Ystrifenydd 
• — B. D. Harris, o Vermont; Hrif Farnwr — Joseph Butîington, 
o Pennsylvania ; Barnuyr cynnortl»vf yol — Perry E. Brocchus, o 
Alabania, a Zerubbabel Snow, o Obio ; Cyfreithiwr yr U. D. — 
Seth M. Blair, o Utah; Marshal yr U. D. — Joseph L. Heywood, 
o Utah. Mae Congress wedi apwyntio y brawd John M. Bern- 
hisel i brynu gwerth 5000 o ddolars o lyfrau at wasanaeth y 
îlywodraeth yn Utah. Dywedir fod pedwar, allan o’r saith 
boneddig, yn Saint y Dyddiau Diweddaf. 


PREGETHU YN Y DYFFRYN. 

[Allan o’r “ Deseret News.’*J 

Ar ddydd Sul, y ’4eg o Orphenaf, yr oedd y Bowery wedl eí 
orlenwi gan Saint ac ymfudwyr, y rhai a wrandawsant yn astud 
ar ddarlith gan yr Ilenuriad Samuel D. Richards ar egwyddoriou 
cyntaf yr efengyl. 

Yna y Llywydd H, C. Kimbalî a ddygodd dystiolaeth o wirion- 
edd sylwadau ei frawd ; yna dywedodd ir.ai pobl ddiwyd, ooest, 
a rhinweddol yw y bnbl hyn, ac yn ewyllysio cadw gorcliym- 
ynion Duw. Yr ydym cll yn gweithio yma, oífeiriaid a phobl ; 
ac y mae yn dda ac yn hyfryd genym i weled ein cyfeillion o’r 
Unol Daleitliiau. Oni buasai oSfeiriaid y dyddiau hyn, buasech 
chwi oll yn Formoniaid y fynyd hon, ac nid wyf am i chwi fy 
meio am ddweyd byu wrthycb. 

Cyfododd y Llywydd Brigham Young, a dyw-edodd : Nid oes 
genyf ond yohydig o fynydau i dreulio, ac yr wyf am bregethu 
amrywiol o bethau mewn ymadroddion hyr. Mae pawb dynion 
â thuedd i fod yn grefyddol, pa un a ydynt yn gwybod hyny ai 
peidio : y mae pawb yn dueddol i barchu ac addoli rhywbeth, er 
eu bod yn annefosiynol ac anghrefyddol. Yr ydyra yn treio 
ymarfer â chrefydd, ond nid ydym yn berffaith, ac etto gallwn 
ddweyd, y mae llawer raor berffaith ag y gallant fod yn mhlith 
pob enwad, nid yn unig gyda’r Protestaniaid a’r Pabyddion, ond 
gyda’r paganiaid a’r eilun-addolwyr hefyd ; y raaent hwy yn 
gwneyd y goreu yn ol fel ag y maent yn gwybod, aC y ma6 
hyny yn eu gwneyd raor berfl’aith yn eu cylch hwy, ag ydyw 
Duw yn ei gvlch yntau. 

Pe buasai y gyfraith heb ddyfod at Saul o Tarsus, ni fuasai 



CDOORìî 8EION . 


308 

pcehod yn adnewyddu ynddo; fellv, pan fyddo jnleuni yn dyfod, 
y mae heresi, g,iu egwyddorion, a phob peth arall, yn cael en 
Iwralygu. Pan fyddo dyu yn gwrthod y drwg, ac yn gwneuthur 
yn iawn y gweddill o’i fyw yd, caií ei fendithio a‘i arddel gan 
yr Arglwydd. 

Yr wyf atn JJweyd wrth bob dyn, y mie Ffurf lywodra^th vr 
Unol Daleithiau, fel ag y cyfansoddẃyd hi gan ein tadau, wedi 
ei harf.iethu, ei dadguddio, ai gosod yn eu calonau gan yr 
Hollalluog, yr hwn sydd yn eistedd ar ei orsedd yu nuhanol y 
nefoedd ; er yn anwyhodus iddynt hwy, caf<»dd ei threfnu tr«ty 
ddadguddiadau Tesu Grist; a dywedaf wrthych, yn euw Iesu 
Grist, y mae cystal ag y Jymunwn iddi fod byth. 

Y peth nesaf yw, yr wyf yn beiddio codi fy llais yn erhyn 
drygioni raewn ll*>oedd uchel ; ac os bydd i’r Llywydd, y Senedd, 
neu Dy y Cynurychiolwyr weithredu yn dlrwg, dywedaf wrthynt 
am eu pechodau, fel ag y dywedwn wrth yr aur gloddiwr tlodaf 
syjd yn inyued a'i sypyn ar ei gefn ; o herwydd byddwch sicr, 
yn y dyddiau diweddaf rhaid i droseddiadau ddyfod, ond gwae y 
sawl trwy ba rui y deuant. 

Dywedaf wrtbych chwi, perchwch y cyfreithiau hyn; nid oes 
un gyfraith yn yr Unol Daleithiau, neu yn y Ffurf-lywodraeth, 
nad wyf fi yu barod i'w hanrhydeddu ; ac yr wyf yn tystio yn 
ngwyddfod Duw, a’r holl 6autaidd augylion, a phob dyn da, ac 
hyd V nod cythreuliaid uffem, nad wyf fi erioed wedi troseddu 
uiì |0 lionynt. Pe buusai y Llywodraethwr Bogijs heb orchymyn 
y meinteioedd allan, buasem ni wedi chwipio yr holl derfysglu 
a ddaeth i’u herbyn ; etto, pe buasai yr hen Boggs, druan, ei 
hunan yn dod yma, ymborthwn ef, llettywn ef dros y nos, a 
chynnortliwywn ef ar ei ffordd. 

Yr wyf yn gweled gwerin fawr yraa, ac yn awr yr wyf yn dweyd 
y daugoswn ni y bydd geuym yr ysgoliou goreu, a’r lenyddiaeth 
oreu ar y ddaear; ac hyd y nod wed'yn bydd i ni wneyd diwyg- 
iadau. 

Yr wyf yn dweyd wrtbych chwj, ffermwyr, cadwcn eich gwenith, 
canys yr wyf yn rliagweled os na fyddwch yn ofalus, y bydd 
newyn wrth eich sodlau ; cadwch eîch llafur, rhag i chwi ddy- 
oddef; diogelwch p >b cnewyllyn, ac os byddwn ddoeth, fe fydd 
genym ddigon. bydd ar ddyn eisieu modd i fyned yn mlaen 
«r ei daith, gweilhied ; a bydd hyny yn llesoli y naill a’r llall. Os 



UDGORN SMÎION. 


309 

bvdd i rywun gymraeryd ceffylau yrafudwyr i'r Cae Mawr ara -50 
cent y dydd, bydd iddo edifarliau; oblegid yr wyf yn dweyd y 
caiff y Uafur ei gadw ; a chwithau felinwyr, nid oes hawl genych 
i werthu eich blawd i’r yrafudwyr, i borthi ceffylau a mulorl, ac 
amddifadu y bobl hyu o’u bara. Beth ! gwerthu bara i’r d\n 
sydd yn myned i ennill ei gant a hanner o ddolars y dydd, ai» yr 
un bris ag y gwnewch i’r gweithiwr tlawd sydd yn gweithio yn 
galed yma am ddolar y dydd ? Dywedaf wrth y dyuion sydd y n 
myned i yraofyu aur i wueyd delwau euraidd, gvvnewch i’r duw. 
iau euraidd sydd genych yu eich pwlpudau i dalu ara eich blawd. 

Yr ydych chwi sydd yn byw yma, yn gwybod yn well. A 
ydych chwi wedi anghofio i ddau o’ch brodyr farw trwy fwyta 
llysiau gwenwynllyd, pan na allent gael tamaid o fara i fwyta ? 
Y’r ydym o hyd yn dweyd wrth yr ymfudwyr, nad ydym yn 
alluog i’w cynnorthwyo ; nac ymddibynwch ar y sefydliad hwn 
am eich lluniaeth ; nis gallwn wneyd y lle hwn yn ardd Eden 
mewn hlwyddyn neu ddwy. Yr wyf yn dweyd wrth bob dyn, pan 
fyddoch yn ysgrifenu at eich cyfeillion, dywedwch wrthynt ara 
ddwyn eu lluuiaeth gauddynt, a pheidio ymddibynu ar y lle hwn 
ara fara. H ysbysir ni gan Jawer o’r ymfudwyr fod A. W. Bah- 
bitt wedi dweyd wrthynt, y gaileut gael ymbortli yma, yr hyn nid 
yw wirionedd ; canys d wedwyd wrth Almon \Y. Babbitt nas 
gallem ddiwallu yr yinfudwyr ag ymborth — ddari’mi i ni rmiu y 
bara ag oedd genym ar gyfer ein teuluoedd eiu bunain, y ti w y dd- 
yn ddiweddaf, iddyDt bwy, er eu cadw yn fyw ; a bydd raid i ni 
wneutbur felly y tìwyddyn hon etto. Ac yr ydym yn ryhoeddi 
wrth yr holl deithwyr, pan fyddom ni yn alluog i’w cynnouhwyo, 
ac y gallant h wy thau ymddibynu ar y Ue hwn am ymborth. y 
gwnawn eu hysbysu o hyny ; ac yna gallant fod yn sicr o'u hyra- 
borth, ao nid cael eu siomi, fel y ca llawer y tyraraor hwn. 

Pan fyddo dyeithr yn dyfod yma, dywedwch wrtho pa le y gall 
ei anifeiliaid adgyfnerthu ; ac os na roddwch gynghor da i ddy- 
eithriaid, nid ydych yn addas i fod gyda phobl dda. 

Ni yehwanegaf ragor — bydded i fendith Duw orphwys arnoch 
oll, Ameu. 

* 

[Allan o’r “ Dfseiet News“ ain Orpb. 29, 1350 ] ' 

Yr oedd y Bowery wedi ei orlenwi y Sabboth diweddaf, a llawer 
vo ddyeithriaid yn bresenno). Anerch«.yd y gynnulleidfa.yu y 


t[*GORN SRIOH. 


>no 

b'nren gan y P«rch. G. tí Day, o Shermon, Svydd St. Jospph, 
Alichi«an, ar er ffurdd i’r mwngloddiau. Nid oeddem yn bres- 
ennnl nes tua’r diwedd, ond deallasom iddn lefaru yn dda. IÄ ie 
Mr. l)ay mewn iechyd ac ysbrvdoedd da Canlynwyd ef gan yr 
Henuriad P. P. Pratt â darlith ddyddorawl. Yn y prydnawn 
gweinyddẅyd y sacrament gan yr esgobion, tra y llefarai yr 
Henuríad George A. Sraíth. 

Ar ol hyny gwnaeth y Llywydd Brigham Youngrai sylwadau 
i’r rhai hyny na chlywsant dystiolaeth erioed oddiwrth un 

0 Saint y Dyddiau Diweddaf, — crynodeh o’r hyn sydd fel y 
canlyn : — 

“ Oni buasni y gorchudd o dywyllwch sydd dros wyneb r 
ddaear, a bod dyn wedi syrthio o’r gogcniant a fwynhaai unwaith, 
hyddai pawb yn byw mewn golenni dadgnddiad : dyfodiad pech- 
od i’r byd sydd wedi achosi vr holl dywyllwch hyn, ac yn ei 
wneyd yn anghenrheidiol i’r Arglwydd lefarti o’r nefoedd, danfon 
nngylion i gyfrinachu t dynion, ac achosi ei weision i dystiol- 
aethu am bethan Dnw. 

“ Mae sain vr efengyl yn dychrynn y pregethwr dynoî yn ei 
bwlpud, y cyfreitbiwr wrîh ei ddesc, y ffermwr wrth ei aradr, 
crefftwr wrth ei gelfyddyd. 

“ A elìwch cliwi wahaniaethu rhwng gwirionedd a drygioni ? 
A ydyw gallu yr Ysbryd Glân genych ? Os ydyw, nid oes achos 

1 chwi ofni holl dwyll daear nac uffern. 

“ Pe byddai rhywun yn gofyn i bregethwyr sectaraidd yr oes, 
pa le mẁe Duw yn bvw, pa fodd mae yn edrych, neu pa fodd yr 
ymddangosa ei balas, a allent hwy ateb y cwestiwr. yn gywir? 
Na, ni allent! A oes llygad gan Dduw ? Eu hateb fyddai, y 
mae efe oll yn llygad, oll yn glust, oll yn enau, oll yn ddwylaw, 
oll yn draed. Cruglwyth o ffolineb yw hyn i mi. A gaf fì 
ddweyd wrtbych pa le mae Duw yn byw ? Lle ei breswylfod yw can- 
ol ei deyrnasoedd. Nid yw y byd hwn ond brychyn yn ei deyrnas ; 
ond yn un lled ddu. Nid ces i ni ond un Duw, yr hwn yw Tad 
ein Harglw\vdd Iesu Grist, ac efe yw ein brawd henaf, a’r etifedd 
i’r deyrnas hon, wedi iddi gael ei phuro a’i nefoleiddio. Dywed- 
wcb wrthynt, ntaî plant Tad ein Harglwydd Iesu Grist ydvm ni* 
Onid yw yr Ysgrythyrau yn ein hysbysu i’r Iesu ddweyd, mae efe 
yw Duw a Thad ein Harglwydd lesu Grist, a Thad ein hysbryd- 
oedd ni ? Mae ysbryd mewn dyn, ac ysbrydoliad yr Hollalluog 



j;dgo*n «eion. 


311 


€t1<ì yn rhodíli «lcalltwriaeth i.ido ! M ae ein Tad ni yn hyw yn 
nghanol ei deyrnasoedd, a dyweda yr Iesu >Mihym am beidio 
jjalw neb ar y ddaear vn dad, oblejíid fod genym un yn y nefoedd. 
ÎVI ae yn hysby6 i chwi, meddai efe wrth Mair, mai ‘ Efe yw fy 
Nliad i a'clì Tad chwithau, fy Nuw i a’ch Duw cbwithau !’ Mae 
yr Arglwydd wedi ein gwneyd megys y dylera fod, ac wedi pan.toi 
|iob peth i'n dwyn yn ol i'w bresennoldeb. 

“ Deg mlynedd \u ol, yr oedd gwaiih Joseph Smith yn cloddio 
am aur, a derbyn dadguddiadau, yu cael ei alw yn heresi ; ac yn 
wir aeth yn fradwriaeth ; a lladdwyd ef gan y bobl am hyny : ac 
yn anr gwelaf gannoedd o foneddigion parchedig yu myr.ed i 
gioddio am aur. Vr wyf yn diroaygu dyn na chloddio am aur; 
mae yn ddyn diog, ac yn hwriadu hyw ar gef-nau ereill. Na fedd- 
yliwch fy mod yn eijch beio ; yr oll s-y dd genyf i ddweyd yw, eicli 
bod y.n dilyn ol yr ‘ hen Joe Smith/ ac yn brysio i gloddio am 
aur; mae yn rywbelh difyr a hynod i mi. 

“ Vr ydym ni wedi ein gyru yma, ac wedi codi dau gnwd. ac y 
n.ae cannoedd o ymfudwyr yo dyíod yma yn awr yn amddiíad: 
dywedaf wrthych chwi, tỳaini y Dyddiau Diweddaf, na adeueh i 
neb fyned yn newynog oddiwrth eich drysau ; rhanwch â hwynt, 
ac ymddiriedwch yn Nuw am ychwaneg; aV saul-6ydd yn meddu 
ysbryd dvnol,a gyflwynant i ni eu beudithion. Ymcîdygwih tuag 
at bob dyn yn dirion, ac yn neillduol, os bydd rnodd, cynnorth- 
wywch hwynt ar eu taith. Ymfudwyr, na adewch eich hysbryd- 
oedd i fyned lawr; a chywilydd fo i’r drws hwnw a ollynga ddyn 
ymaith yn newyuog. Foneddigion, nís gallwn roddi llawer i chwi 
am eich gwaith hyd nes elo’r cynauaf heibio; ar ol hyny gallwn 
ddiwallu eich angheurheidiau. Cynnorthwywch ni, gyfeillion, i 
gasg’u ein cynauaf, ac yna gellwch gael yr hyn sydd arnoch 
eisieu, a myned wed’yn i gasglu cyfoeth. Mae un dosparth o 
bobl, v rbai a wyddant am y gamdriniaetlì a gawsora ni, yn dyfod 
dan grynu at ddrysau fy mrodyr, gan deimlo y gallent roddi un- 
petlì am gwpanaid o wlybwr twyran. Ddyeithriaid, mefldaf,.dewch 
yn mlaen ! ac os bydd rbywrai yn newynog, ymborther hwyr.it^ 
ac yna elent at y rhai sydd yn gwerthu ; a bydded i’r Arglwydd 
-eich bendithio chwi, frodyr. Amen." 

[Dyna fel y mae’r Saint yn treulio eu Sabhnthatt yn y DyfTry.H.; 
a gwyn fyd na chaem ninnau, a miloedd ereill, wejed y dydd 
byddwn yn ei plith. — G ol.] 



312 ÜDGOHN SEION. 

CYMMANFA GYFFREDTNOL 

EGLWYS ÌESU GRIST O S MNT Y DYPniAU OIWEOOAF, Ŷtf 
MHltYDAIN FAWIl \ GWLEDYOO CYFAGUS, 

A (jynnaliwyd t/n y Carpenters’ Hall , Manchestrr. ar ddydd Sudicni 
a dydd Sul , y î>mcd a’r 6 fcd o Hydref , I8ÔU. 

[PAHHAD O DUU. 303.J 

Yna cymmeradwywyd y pemlerfyniadau canlynol : — 

Fod yr Henmiad Eìi B Relsey i ddilyn yr Henuriad Maru< tîs 
yn NgtiyniiadlèUd Llundain. 

Fod yr Henuriad Cyrus H. Wbeelo* k i ddi'yn yr Ilentiriad 
Gibson yn llywyddiaeth Cynnadledd Manchester. 

Fod yr Ht ntiriad Lewis Rohhins i ddilyn yr Henuriad l’uiii. 
niings yn lly’wyddiaeih (.'ynna lledd 8heffiehl. 

Fod yr H* nurÌHd James Marsden i ddilyn yr Henuriad I)unn 
yn llyn \ diliaeth Cynnadledd Edinburgh. 

Fod yr lîenuriad Jainos Bell i ddilyn yr Flenuriad Ross, yn 
llywy Idineth Cynnadledd áiHÍfordshire. 

Fod yr Henuriad Joseph W. Johnson i ddilyn yr Henuriad 
Watt yn llywyddiaeth Cynnadiedd Prestou. 

Fod yr Henoriad Isaae C. Haight i ddilyn yr Henuriad Booth, 
yn lly wyddiaeth ('cnnadìedil Cheltenhara. 

Fod yr Henuriad Jesse W. Cmsby i ddilyn yr Henuriad Kel- 
sey yn llywyddiaeth Cynnadledd Warwickshire. 

Fod vr Henuriad Haden W. Church i ddilyn yr Henuriad 
Wheeloct yn llywyddiaeth Cvnnadledd Herefordsbire. 

Fod \r Iîenuriad Jacob Gates i ddilyn yr Henuriad Robhins 
yn llywyddiaeth Cynnadleddau r,eicestershire a L)erbvshire. 

F*»d yr Henuriad Robert Menzies i ddilyn yr Henuriad Mar>- 
d* n yn ilywyddiaeth Cynnadledd Bredford. 

Fod yr Heniiriaid Canlynol i barhau llywyddu dros eti gwa- 
haonl <î wmadleddlau : — Jaraes H. Flaniuran dros Birtninuham, 
Jnsrph Clements dros Glasgow, (ìeorge Halliday dros y South, 
John Spi*-rs dros Bedfordshire, Thomas Smith dros Norwicli, 
Hu_h Fiii'llay dros Hull, John í.yon dros Worcestershire, Jatnes 
Mc. Naughton dros y Channcl Islands, William C. Dunbar dros 
Southampton, George Kendall dros Dorsetshire, Glaud Rodger 
dros Liverp«»ol, Lorin Babbitt dros Lincolnshire, John S. Higbee 
dros Newcastle-on-tyne, a .John Kelly dros Isle of Man. 

Fod cangenau Cariisle, Dalston, Anuan, Alstone, a Brampton, 
i’w tvnu o Gynnadledd Newcastle upon Tyne, ac i gyfatisoddi 
cynnadledd eu hunaîn o’r cnw Cynnadledd Carlisle, a bod yr 
Henuriad Appleum Harnion i'w llywytldu. 

Fod cangenau Shrewsbury, Asterley, Llanymanach, Pnol Quay, 
Mnntgoroery, a Ligliiwoodureen, i w tynu o Gynnadledd Livi r- 
pool, ac i gy l'anâoddi cynnadledd eu hunain o’r enw Cynnadledd 
Shropshire, a bod Joseph W. Youngi’w llywyddu. 



IDOOUN 8EION. 


313 


'Fod cangenau Whitechnrch, Market Drayton.a Prees, i’w tynu 
,o (iynnadledd Staífordshire, a'u huno â Shropslnre. 

Fod canijen Newtown i’w thynu o'r llyẃyddiaeth Gyrareig, a’i 
huno â Chynnadledd Shropshire. 

Fod cangen Southport i’w thynu o Gynnadledd Preston, a’i 
huno â Liverpool. 

Fod yr ychydig aelodau yn vr Wyddgrug i V tynu o Gytinad- 
ledd Liverpool, a’u huno â sir Ftìint, dan y llywyddiaeth Gyrareig. 

Fod y Saint yn Newport, Staffurd, a’r gymmydogaeth, i'w tynu 

0 Gynnadledd Staffordshire, a’u huno á Birraingbara. 

Fod caugeu Great Griuisby i’w tbyau o Gyuuadledd 13radford, 
a'i huno ag Hull. 

Fod cangeuau Ledbury, Kev3on Street, Old Storage, Pippin 
Hill, Ridgway Cross, a Froomes Hill, i’w tynu o Gyunadledd 
Herefordehire. a’u huno at; \\ or(‘e«terëhire.. 

Fod caugeuau PoiUui<»ufh a G./éport i’w tynu o Gynnadledd 
Llundaiu, a’u huno â Soutbainptoti. 

Fod y Saint yn Salisbuiy i’w t\uu o Gynuadledd y South, a'u 
huno â Southaraptou. 

Fod y cangenau a gyfansnddant Gynuadledd Clitheroe yn bre- 
sennol i’w huuo â Chynnudledd Preetou, |«tu yr yuiadawo yr 
Henuriad Mos6 i Araerica. 

Fod yr Henuriaid Moses Clawson a David Smith i lafurio yn 
Nghynnadledd Dor6et6hire, daii gyfarwyddyd yr Henuriad 
Kendall. 

Fod yr Henuriad Kelly, o Galloway, i laí'urio yn Nghynnad- 
ledd Worcestershire, dan gyfurwyddyd yr Henuriad Lym, a’i fod 
yn cael ei awdurdodi i apwyntio rhyw heuuriad neu oífeiriad i 
ofalu am y Saint yn Galloway. 

Fod yr Henuriad Claudius V. Speucer i lafurio yn Nghynnad- 
leddau Leicestershire a Derbybhire, dau gyfarwyddyd yr Henur- 
iad Gates. 

Fod yr Henuriad Burton i’w ryddhau o Gynnadledd Tdncoln- 
shire, a’i apwyn.tio i lafurio yn Nghynnadleild Edinburgh, ara yr 
araser presennol, dan gyfarwyddyd yr Henuriad Duun. 

Fod yr Henuriad Job Sinith i’w ryodhau o Gynnadledd Nor- 
wich, a’i apwyntio i lafurio yn Nghynnadledd Bedfordshire, dan 
gyfarwyddyd yr Henuriad Spiers. 

Fod yr Henuriad Gilbert Clements i lywyddu dros yr eglwys 
yn Belfast a'r cylchoedd, a'i fod yn cael caniatad i alw y brawd 
Dennison i’w gynnorthwvo, ac ereill os hydd eisieu. 

Fod yr Henuriad E, Sutherland i lywyddu dros yr eglwys yn 
Dublin a’r cylchoedd. 

Fod yr Henuriaid G. B. Wallace a I,evi Richards i’w tjerbyn 
fel Henuriaid teithiol, dau gyi'arwyddyd y Llywyddiaeth yn y 
wlad hon. 

Yr Hennriad F. D. Richards : Buasai yn « f ell o lawer genyf íi 

1 gly,wed yr iienuriad Pratt yn rhoddi ,v ddysgeidiaelb ag wyf 



tnGORN 8EÍON. 


%\i 

tnghy’ch ei chyfltryno, na’i rhoddi fy hunan. Yr wyf yn eítíiaf 
yniwyboJol fod l'awer yn ymJdibynu ar y dlysgeidiaeth a roddif 
i ddysgawdwyr. Mae llawer yu ymddibynu ar ddoethineh, 4iw* 
ydrwydd, a ffyddlondeb Henuriaid llywyddol cynnatileddau a 
c'iangenau, ynghylch cyíiawni gwaith yr Arglwydd. M ae 
eich cyfarw yddiadan a’eh esiamplan yn effeithio ar y bobl ; ac 
o herwydd hyn ìriae o’r pwys mwyaf eu bod yn cydgord o â gair 
l)u\v, a than arweiniad Ysbryd Duw, fel y byddont yn cae^ 
inynediad rhwydd i galonau y Saint, ac i fwyhau eu rhagoroldeb 
\n ngolwg Duw a’i santaidd angylion. Dylech chwi sydd megya 
goleuadau y bobl fod yn ddiwyd i adlew yrcbu yn wirioneddol a 
íiyddlawn bob egwyddor o athrawiaeth, a phob dysgeidiaeih urall 
a roddir i chwi o bryd i bryd gan y rhai a benodwyd i'ch llyw- 
yddu yn yr Arglwydd. Nid all un djn fod yn bresennol yn 
mhob man i gyfranu gair Duw; eithr danfona efe yr liyn ar 
dderbynia at y bobl trwy ereill ; os bydd y rhai a ddanfona efe 
allan yn meddu yr un ysbryd, ac megys yr Argìwydd Iesu Grist, 
nid yn gwneulhur eu hewyllya eu hunain, ond ewyllys yr Hwn 
a’u daufonodd, yna y rliai y danfonir hwynt atynt a dderbynianC 
yr un ddysgeidiaetb, a gyfranogant o’r un ysbryd, ac a gytunant 
â’u gilydd i gario unrhyw íesur i weithrediad er dwyn yn mlaen 
waith yr Arglwydd. Yn hyn y mae gallu Duw' yn cael ei amlygtr 
i'r byd trwy ei bobl, trwy eu huudeb ffydd, a’u cydweitbrediad, a 
thrwy eu b«»d oll yn cael eu harwain gan yr Ysbryd Glân i ofalu 
am yr un pethau. Un ran o’r gwaith mawr a ymddiriedw^d i ui 
yw ymfudo y Saint i Seion ; ac wrth gyflawni hyn roae y llyw- 
yddiaeth yn Liverpool wedi cwrddid á llawer o anhawsderau. 
Mae cyfarwyddiadau i’r Saint pa fodd i barotoi eu hunain er 
ymfudo, wedi eu rhoddi lawer gwaith yr» y Síar, yn y modd mwy- 
af dealladwy ; ond er hyny, y mae llythyron yn dyfod yno yn 
ddyddiol, yn ymofyn am y cyfarwyddiadau ag sydd wedi en 
cyhoeddi raor eglur ac mor aml ; ac y mae ateb y cyfryw vn 
achosi coll amser a llafur mawr i’r swyddfa. OsgwnayrHen- 
uriaid gymmeryd arnynt i gyhoeddi a cbario allan y cylarwydd- 
iadau a gynnwysa y Star, ar y pwnc hwn a phnb pwnc arall r 
arbeda lawer o waith, llawer o anesmwythder, a llawer «» gost i’r 
Saiut, yn gystal ag i ni ein hunain. Y mae llawer o resymah 
vn dangos y dylai y cy farwyddiadau a roddir yn y Slar ar bob 
pwnc, gael eu hadrodd yn fynych yu ngl.’ustiau y bobl, yu 



r BGOR V SEION. 


31.5 

Hghynnulli'idfanedJ cytioeddus j- Saiut, ae vn nghjrnghor vr 
Offeiri*daeth. L n rheswut vw, fud rhai o*r Saint yn annvsgedig, 
ac efallai yn analiuog i ddarllen dim, fod llawer jn byw yn 
mhyllau y ddaear, o un pen yr wythnos i'r llall, a theimlwn yn 
eiu calonau i dosturio wrlhynt yn eu sefyllfa gaethiwus ; mae 
.lawer sydd yn tuedru darllen yn dueduoi i anghouo yr hvn a 
ddarllenasant, trwy fod eu meddyliau yn cael eu terfysgu yn aml 
gau ofalon y byd, yr hyn sydd ynmogi ygair; o ganlyniad, 
dylai eu meddyliau yn achlysurol gael eu symbyiu i gofio. 
Hheswm arall yw ; pan fyddo pobl yn dyfod i rnewn i'r egiwys, 
yn derbyn o ysbryd y gwaith, ac yn dyfud yn wybodus o'n fibrdd 
o weithredu, os bydd ganddyni fodd y muent yn ymgasglu allan ; 
ac >' mae aelodau newj-dd yn cael eu hychwanegu at yr eglwys 
vn ddyddiol, ag nad ydynt wedi darllen y Stars, ac wrth gwrs vn 
gwybod dim am y cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd ynddynt; o 
gaulyniad, os na fydd yr henuriaid yn eu dysgu ynghylclt y 
pethau byn, arosant yn anwybodus am danynt, hvd nes v dvnt* 
unant ymfudo, yna gwnaut ymboliad yn y swyddfa, yu rhy 
fynych, yn lle myned at eu Uywydd priodol. Mae sefyllfa 
anwybodus yr eglwysi, trwy ein bod yn danfon ymaith 
y rhai mwyaf dysgedig yn nghynghorion a chytarwyddiadau yr 
eglwys; ac hefyd y mae ymadawiad y llywyddion cynnadleddoi 
addasaf at y gwaitb, llefydd pa rai yn aml a lenwirgan tai Uai 
profiadol ac yn auwybodus o’r cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd yn 
flaenorol, yn ei wneuthur yn belh anghenrheidiol i lj wyddion 
cynnadleddau a cuangenau i tvneyd eu hunain yn gwbl hysbys 

0 r 1,011 epistolau a’r cyfarwyddiadau a gyboeddwyd o brvd i 
bryd gan y Llywyddiaeth yn y wlad hon, a’r rhai hynv hefyd a 
gyhoeddwyd gau y Brif-Lywyddiaeth. Frodyr, y mae’r pethau 
hyn yn angheurheidiol, fel j gallom gydweithredu yn effenhiol 

1 adeiladu Seion ; o herwydd os na eilir danfou allau gyfarwydd- 
iadau, a gweithredu wrthynt yn ddioed, ni ellir cyflawni mesurau 
teyrnas Dduw. y mae un sylwad ar y pwnc oymfudiad, yn 
deüwng o sylw neillduol; h. y., pan fyddo y rhybydd lythyron 
argraffedig yn cael eu daufon o’r swyddfa, er hysbysu pmsmiau pa. 
brjd y bydd y Uong yn hwylio, os methant fyned yn y ilong 
hono, a danfon afeb uniougyrchol i'r perwyl liwnw, trosglu yddir 
eu rhagdaloedd fel ag y gallaut fyned mewn rhyw loDg arall ar 
ol ; oud os danionant hwy air i ddweyd eu bod yn m\ned, 


316 


UDGORN SftlON- 


ao v d metbu, tatìant ni yn agored i golled mawr, heblaw y bydd- 
ant eu hunain yn ffortìetu eu rbagdaloedd. Pan oedd y “James 
Pennell” yn bwylio ar yr ail o’r mis presennol, yr oedd amryw 
leoedd yu wag, y rbai a allent fod yn llawn yr nn cystal, pe 
buasai y personau a l’ethasar.t ddyfod yn danfon guir i ni pan 
dderbyniasant eu ìlythyron rhybydd uas gallent ddyíutL Yr 
oedd llawer yn awyddus i fyned yn y llong hono ag y gorfu i nt 
eu rhwystro, o berwydd i ereill nad aetbant ein bysbyau eu bod 
yn myued. Nid yw yn ofynol fod pawb sy’n cael eu rbybyddio 
yn rhwym o fyned; ond y tnae yn ofynol, pan y byddont yn 
c.iel eu rhybyddio, eu bod yn ein hysbysu ni pa uu a allant fyued 
ai peidio; yna gellir rbybyddio ereill ug sydd yn barod igym- 
meryd eu lle. Mae hyn yn fater o bwys : gellir colli can punt 
yn rhwydd trwy esgeulusdod bychau. 

Petn arall ag sydd yn deilwng o’cb ystyriaeth ddit'rifol a dwys, 
yw cylcbrediad helaeth o’r gair argrafledig, trwy eicii cynnadledd- 
au. Nid yw Llyfr Mormou a’r Atbraẃiaeth a’r Cy fuiiiinodau yn 
cael eu gwei thfawrogi gyramaint gjin y Saint yu gytfredin ug y 
cawsent, pe buasai y Saint yn fwy cyfarwydd o’u cynnwysiad ; ac 
ni ellir dysgwyl i bobl ddealius gredu ynddynt, hyd nes y delout 
i wyhod rhywbeth ara eu rhagoroldeb. Ni ellir cylehdaenu y 
llylrau byu yn ormodol, na deall eu cynnwysiad yn rhy dda. 
Cvnnwysant eiriau prophwydi santaidd ac apostolion. Cynnwys- 
atit eiriau angylion santaidd. Cynuwysant eiriau yr Arglwydd 
Iesu Grist i’w bobl ar y ddaear. Hel'yd rhagfynegant yr hyn a 
ddygwydda i genedlaethau presennol dyn byd ddyfodiad Crist. 
Ynddynt y nodir allan drefn yr Eglwys, a dyledswyddau ei gwa- 
haiiol swyddogion, mewn modd rby eglur i neb a fendiihiwyd 
â’r Ysbryd Giân t’w camddeall. Mae y ddysgeidiaetb a gyn- 
nwysir yn y llyfrau hyn o'r fath bwys mawr ag sydd yn gwir 
deilyngu ystyriaetli pob dyn. Dylent gael eu darlleu gan bob 
leulu a aîlo ddarlìen trwy y wlad, ac y mae’r Saint yn g"bl anes- 
gusodol am aros yn anwybodus o’u cynnwysiad gwerthfawr, 
J)yledswvdd yr atbrawon trwy yr holl gynnadleddau yw holi pwy 
s\dd yn meddu, ac lieb feddu, y llyfrau byn, a dysgu y rbai sydd 
bebddynt i’w rnynu, a’u cbwilio megvs am drysorau bywyd. Os 
oes rhywrai yn analluog i'w prynu, dyl’eisied yr Henuriaid llyw- 
yddol fyw gytlllutl a welont yn oreu er rhoddi i’r tlodioii teilwng 
y trysüi'au ttiiuihrUiadwy byti ü wybodaeth, fel pan iyddüüt ya 



t'DCORN SEION ■ 


317 


pweitliio yn "sleJ rbi Ui nà digon o f#ra, y cynualier eu hys- 
brydoedd dan wasgfeuoo a chsledi, hyd nes delo dydd eu hym- 
“Wared. Mae rhai awgrymiadau gwerthfawr yngliylch y ff>>rdd o 
gyflawni hyn, wedi eu rhoddi yti hanea cymmaufa Warwicfeshire, 
gan yr Henunad Eli 15. Keleey. Heblaw cylcbrediad y llyfrau 
hvn,dylid canw golwg ar wahauol gyhoeddíadau yr eglwys, y rhai 
a ysgrifenwyd er egluro ac araddifíyn gwabanol athrawiaethau 
eiti crefydd santaidd, Mae yv argTaffwusg yn un o’r oírerynau 
inwyaf galluog a llwyddiannu8 er taenu gwybodaetli o'r gwiriun- 
edd. Mae pob llyff, painphlet, neu draethawd, yn hregetliwr, yu 
gytnhellwr, neu yn amddifíynwr y íFydd, trwy dystiolaethu y 
pelhau a wyddom, ac a gredwn yn ddiammhenol. Mae geiriau 
gwr L)uw, fel yr had a heuir, vn «yrtbio ar gyntiulieidfaoedd y 
bobl, y rhai ydynt megys y tiroedd a grybwyllir gan ein Har- 
glwydd, — yr oedd peth yn dda, yn yr hwn y gwrelddiai y gair ; 
ond y mae llawer o’r had gwerthfawr syrthio ar fin y 
tìordd, ar greigle, neu yn mhlith drain, ac o gaulyniad yn 
tagu, yn gwywo, neu yn cael ei ddifa gan ehediaid yr awyr; 
tra y mae cyfran fach yn cymmeryd gwyaidd mewn calouau 
tyner a da, ac yn dwyn ffrwyth aT ei ddegfed-ar-hugain, ar 
ei driugeiafed, ac weithiau ar ei gatrfed. Eithr y mae’r ceuad- 
on dystaw argraffedig yu myned \n f\-uych i leoedd na all 
gweision Duw gael gwrandawiad. Trwy ddamwain neu fwriad, 
ânt i mewn i ddrawtny-rooms a pharlwrau y thai hyny na fodd- 
lonent i beryglu eu cymmeriad trwy wrandaw yn gyhoeddus ar 
ein geiriau. Gall llawer, fel Nicodemus gyní, ag sydd yn ewyll- 
ysio gwybod (yn ddirgel) pa beth yw ystyr y pethau hyn. roesawi 
y fath bregethwyr dystaw i unigrwydd eu bystafelloedd cysgu, oa 
ystyrir hwynt yn beryglus i*r lleill o’r teulu, a dysgu yno beth 
sydd yn rhaid iddynt ei wneuthur er bod yn gadwedig. Nid yw 
geiriau y bywyd, wedi eu darllen dan y fath amgylchiadHU, ddim 
mor rltwydd i*w hanghofio. Mae y cyhoeddwyr bach hyn o’r 
ffydd yn fyuych yn cario saeth y gwirionedd adref i’r galon, ac 
yn creu anesmwythier am wybod os yw y pethau hyn felly, hyd 
nes y gorfodir hwynt i anlurio allau, a chwilio am gynnulleidi'a y 
Saint (yn ofalus er hyny, ar y cyntaf, rhag iddynt gael eu gweled;. 
Mae geiriau y gwirionedd yn felys i’r dyn gonest ; mae yn yf'ed, 
ac yfed, ac y fed drachefn, nes y byddo dylanwadau grasol yr 
Vsbryd Glân, >vfth gadafübau y gwifiotteddau a glywoJd, yn cfeu 



218 ÜDGORN snios'. 

\n ei feddwl y fjàih foddlonrnydd ac hyfrydwch, yn nghymdeirfiíf 
pobl Dduw, ng na allai eu cael roewn un man arall, nes y ma« 
yn ysgwyJ ymaith ei ofnusrwydd, yn canfod gallu y gwirionedd- 
n u hyny a foddlonasant ei enaid mor drwyadl, ac yn beiddio rhoi 
rhcswm yn eofn am y gobaith a wel efe o’i flaen yn yr efengyl. 
Trwy ddeall fod ei resymau yn anatebadwy, gorfoledda mwwn 
chwilio yn mhellach, a pMeidio yn fwy selog y gwirioneddau 
nefol ag y mae newydd gael allan, yn y r hyn y rnae’r Ysbryd 
Glán yn ei gynnorthwyo; ac wedi ei argyhoeddi o ragoroldeb 
gwybodaeth Duw, y mae yn ufyddhau i ordinhadau rhag-ordein- 
iedig y nefoedd er ei iachawdwriaeth oddiwrth ei bechodau, a 
derbynia dystiolaeth Iesu; — raae ei lawenydd yn awr yn cyn- 
nyddu yn yr Arglwydd, — yraddangosa fel wedi ymgyssylltu yn 
llwyr ag alhrawiaethau bywyd, yn gymmaint felly nes yr ym- 
ddangosant yn ran natur ; tra y mae y pleserau anianol g«*g 
a phechadurus a’i dilyrai yn malcbder bywyd wedi colii eu blas 
yn llwyr. Trwy ei fod ef yn awr yn greadur newydd yn Nghrist, 
înae yr hen bethau wedi myned heibio, ac y mae’r cyfan sydd o’i 
flaen yn ymddangos yn newydd. Mae ei ymddygiad yn awr, 
trwy y fath gyfnewidiad ac esiampl dda, yn pregethu wrth ei 
deulu, ei berthynasau, a’i gyfeillion, gydag argyhoeddiad deg 
gwaith mwy pwerus nag hyawdledd Caergrawnt, nes y mae’i holl 
deulu, uu ar ol y llall, fel ag y mae enghreifftiau lawer wedi dod 
dan ein sylw, yn cael eu tueddu i goíleidio’r ffydd, a rhodio ynghyd 
megys etifeddion y gras o fywyd. Wedi cyrhaedd y sefyllfa 
ogoneddus hon, teimlir eu dylanwad uuol yn mblith cylch lliosog 
o gyfeillion, mwy neu lai o ha rai, trwr ddarlleu y cyhoeddiadau 
ac ymddyddan, ydynt yn cael eo hargyhoeddi o’r gwirioneddau a 
wrthwynebent ychydig ddyddiau neu wythnosau yn flaenorol ; a 
hyn oll yn effeiihiau dirgel ddarlleniad un traethodyu a gariwyd 
ì’r tŷ gan forwyn. Hysbyswyd fi yn ddiweddar gan wr boneddig 
ag oedd wedi ei ddwyn i fyny i fod yn ofleiriad yn Eglwys Loegr, 
l’w sylw gael ei dynü gyntaf trwy absennoldeb cysson ei forw \n ; 
wrth chwilio i’r mater, anrliegwyd ef ganddi ag hysbysìad ann 
gwrs o ddarlithiau ag oedd hi yn inyned i’w gw randaw; tueddwyd 
y.ilau i fyned i wrandaw darlith, testun yr hou oedd wedi ei enwi ar 
y papyr ; y canltuiad yw, mae ei deulu ei hun,atheulu aiall 
cys«ylîtiedig trwy briodas, yn deuluoedd o Saint; ac y mae efe 
\n priodoli eu hafgyhoeddiad i’r achlysur a gal'odd o holi ei for- 



t'DGORN SEION. 


31 $ 


trtrn pa fo<ld y treuliai yr amser ag oedd yn absennol, pan y cvf* 
î*ynodd hi iddo yr hysbysiad am gwrs o ddarlithiau. Yii lltf 
bod yn ofleiriad, yn pregothu athrawiaeth eglw>s “ mepys y sef- 
ydlwyd trwy gyfrtiith,” y mae efe yn Henuriad, yn preg'*thu 
athrawiaethau yr Eglwys a sefydl wyd trwy orchymyn Iesu Grist, 
a gweiuidogaeth santaidd angyllon. Gan weled. ynte, frodyr, 
fod darnau mor fychain o’r gair argraffedig ag yw tuaethopyn, 
ftc h ysbysiad yn cylioeddi cwrs o ddarlithian, yn arwain at y 
fath ganlyniadau niawr a gogoneddus, yn nwylaw morwynion ý 
bydded i ni oll geisio gwusanaetho y bobl yn ffyddlawn â llyfrau, 
í’aMphleîäü, a’r stars, yn eu hanneddau eu hunain, yn gystwl 
ag yn eu cynnulleidfaoedd cyhoeddus. Mae y daioni mawr a 
effeithiant, yn ei wneyd yn beth tra dymunol i cliwi ddefnyddio 
pob dylais ddicbonadwy i’w cylchdaenu mor helaeth ag y byddo 
posibl. 

Ychwanegaf yn mhellach, y hydd eich amser a*ch talentau 
yn cael eu defnyddio yn fwy llesol wrth ddysgu yr offeîriadaeth 
a*r Saint yn eu dyledswyddau, nag wrth ddechreu y gwaith mewn 
llefydd newydd, yn gyffredin. Gweinyddedyr henuriaid teithiot 
a'r offeiriaid i’r byd, ac adeiladeut gangenau newyddion megys y 
byddo*r Ysbiyd yn cyfarwyddo, tra y byddoch chwi yn porthi y 
praidd, ac yn eu dvsgu pa fo«ld i wasgaru ar y ddeheu a’r aswy. 

Y'styrir yr ychydig nodiadau pwysig hyn yn deilwng o’ch sylw ; 
bydded eicli hystyriaeth a’ch gweithrediad o honynt, yn tnwyhau 
eich galluoedd i wneuthur ewyllys Duw, a’ch gwneyd yn 
weinidogion galluocach i’r bohl dda a lliosog ag y galwyd chwi i 
lywyddu arnynt. 

Wrth derfynit, caniateweh i mi gyd-lawenliau â chwi, fv anwyl 
gyd-weision, o herwydd y llwyddiant maẅr sydd mor gyffredinol 
wedi coroni eich llaitir yn eich amrywiol gynnadleddau. Nid 
y w eich llafur wedi bod yu ofer vn yr Arglwydd. Cyfyd miloedd 
i’ch bendìthio yn y dydd mawr sydd yn dyl'od. Gan fod amser 
ymadawiad y LlyWydd Pratt yn agosâu, yr wyf yn gwehd u.ewi> 
rhan ddyledswyddau y llywyddiaeth yn disgyn arnal' i'el y dôn 
fynyddig; ond trwy eich t-ydweiihrediad ymbilgar, a bendithion 
lielaethlawu yr Yshryd Glân, gol eitldaf y galluogir fi i sefyli 
gyda chwi yn ddiogel, hfd nes y gorphenwu ein gyrfa raewa 
llawenydd. 


(I'w burhau.) 



320 


IDOOü.N &CION. 


GWYL FLYNYDDOL Y 2Uií O ORPHENAF, YN NYFF- 
RYN Y LLYN HALEN FAWR. 

Ar y dydd nodedi" uchod, ardoritd y dydd, dihunwyd y trigolion 
gan 8wn magnelau a pheroriaeth melysber, t*r eu coífâu i barotai 
i gadw gwyl o goffadw riaetli ana ddyfodiad y Llywyddion Brig- 
Ììain Young a Kimhall, ynghyd â’r pioneers, i’r Dylfryn. Arn 
hanner awr wedi aaUh. galwyd y bobl ynghyd i’r Bowery 
gan swn magnelau, lle yr oedd pob peth wedi ei barotoi er gwneyd 
pawb yn gysurus. Atn wytb. ffurfiwyd gorymdaith wrth y Bow- 
ery, dan gyfarwyddyd D aniel H. Wells, Samuel W. Richards, 
James A. Little, Dan Jones, a Horace S. Eldridge, yn y drefn 
ganlvnol : — I. Y côr milwraidd, gyda baniar, ‘‘üwirionedd a 
iihyddid.” 2. Y côrpres, yneu gwisgoedd unffurf. 3. Pe iwai 
ar hugain o wyr ieuainc, mewu llodrau gwyníon wedi eu harddu 
,â chord du, gwregys coch dros yr V6gwydd aswy, gyda chotiau 
tywyll, hetiau gwellt teg wedi eu harddu â gwyrdd, ac yn cario 
baniar ag arui, “ Llew yr Arglwy.dd;” dan arweiniad James A. 
Little. 4. Pedair ar hugain o lerched ieuainc, mewn gwisgoedd 
gwynion, gyda scarff lfìs dros yr ysgwydd ddelieu, a thorch o 
rosynau coch a gwyn am eu penau, gyda'u baniar, “ Henfi’ych i'n 
Blaeuor,• , ’ dan areiniad S. \V. Iîichards. 5. Petlwar ar hugain 
o henafgwyr, wedi gwisgo fel dinasyddion, gyda’u ffyn, ac yn 
cario baniar y cleisan a’r gweliau, ar yr hon y r oedd, “ Gwron- 
iaid ’76 dan arweiniad Dan Jones. 6. Pedwar ar hugain o 
Esgubion, a'u banerau, d<m arweitiiad yr Esgob Whitney. 7. 
Swyddogion awdurdodol y f'yddiui ar draed, yn eu gwisg filwr- 
aidd, a chledd.yfau ; dan arweiniad y Cadl'ridog D. H. Wells. 
Yn y drefn uchod aethant dan urweiniad y marshal i dỳ y llywod- 
raethwr, lle y derbyni.isant y persouau canlynol : — John Smiih, 
Capt. Sunsbury, Da: iel Sj encer, W W. Phelps, W. I. Appleby, 
P. P. Pratt, Geo. A. Smilh, H. C. Eintball, y Lly wodiaethwr B. 
Young, Isaac JMorley, Lieui. Gunnison, Orson Spencer, Simeon 
Andrews, Hosea Stout, Ezra T. Benson. James Lewis, Wiilard 
Richards, 'rhomas Bulluck, — gyda thair bonllef. Dychwelodd 
yr orymdaith yn ol at y Bowery, lle cyíiaw nwyd y seremoniau 
arferol, ac y chwareuwyd amryw donau gan y corau. Am han- 
,ner awr wedi wyth, galwyd y cyfarfod i drefn, ac wedi canu “ Lift 
up \j0ul* siatöly Ucads,” &c.| gweJdiwyd gan lywydd y Suke» 



Úf»CORN ÍKION. 


35 U 

tìanìel Spencer. Yna cyfodoJd y Llywyd.l Rrigham Youn« i 
ddwpyd vchjdîgf o eìriau wrth y rhai hyny afí oedd vn proffp«m 
y grefvdd Grinlionogol. Oywedodd eu hod hwy wedi ymfîvnnull 
ŷnphyd i gynn«l y drydedd wyl flynyddol o ddyfodiad y pioneers 
i r Dyffryn. “ Yr ydym yn honi y rhyddid o weithredn yn oleîn 
hewylìys, a’n dewisiad yw cofio fod vr Hollalluog wedi pwared ei 
b« bl o hoh perypl, ofn, dyoddefiadau, terfyspoedd, ac anphyfan- 
ne«ld-draar bob llaw, a’n plann yn y dyffryn heddrehlnwn hwn.” 
— Wedi i’r cor chwatey drachefò, cyfododd \r Henuriaid H. G. 
Sheruood i wneyd anercíiiad byr ar ran yr henafgwyr, a chyfl wvno 
y mynegiad o Annibynrwydd, ífurf-lywodraeth yr Unol Daîeith- 
iau, ac eiddo Talaeth Deseret i’r Ulywod raethwr. Yna canwyd 
anthem a pyfansoddwyd pan Mias E. H. Snow ar yr achlysur, ar 
V dôn “ Yshryd yr Arplwydd.” Yna traddodwyd aroeth hirfaith 
a rhrgorol p;»n Dr. Willard Richards ynghylch helynt v Saint, 
a’u sefydliad yn y Dyffryn, a phvnciau ereill, yr hon a fuasai yn 
dda genyra allu ei cyhoeddi, pe mpdtleni le. Mae vr hanes vn 
helaethach yn y “ Frontier Gtiardian’' a , r“Star, ,, ond y raae'r 
gweddill o’r haues heh ddyfod o’r Dytfryn. 


COFNODíON CYNN ADLEDDOU. 

Sl K FFLINT. 

Cynn aliwyd Cyraraanfa chwarterol sir Fflint nr y :3y<M n Daph- 
wiNìd, piyd y c\ mirychtolwyd 6 «• pangenau, yn cynntws 14 r» 
licntiiiaid, 9 o ofleitiídd, 3 o athrawon, ac un diacon ; 1S wedi ett 
hedyddio er y pymmanfa o’r hlaen, , I wedi eu derhvn tr\vv 
llythyron ; 'l wedi eu sytnud trwv lyihyrnn ; I wedi ei dori allan ; 
cyfanswm, 9fl. Pemlerfynwyd i’r brawd Tfiomas Williams 4 fod 
yn ail gyngborydd i’r gynnadledd. Cawsora gyfarodydd hynod 
o diia ar hyd y dydd. — W'illiam Parry, llywydd ; Elias Morris, 
ysgriienydd. 

CYNNADLEDD ORLLEWINOL MORGANWO. 

Cynnaliwyd cymmanfa chwarterol y gynnadledd ucliod, ar v 
27ain o Hydref, yn Trade’s Hall, Abertawy.pan y cynnrychiolwyd 
]«S o pangenau, yn cynnwys 67 o henuriaid, 30 o offpiriaid. á9 n 
athrawon, a !8 o ddiaconiaid ; wedi eu bed yddio, 28 ; uedi eu 
tori aliati, 17; cyfanswm, ô 1 1. Yn mhîith pethau erpill, pen- 
derfynwycl fod y hrawd John Rhys Roberts i fod yn gynghorwr 
hlaenaf yn y gynnadledd, a bod Llyfr yr Athrawiaeth a'r Cyfam- 
modau a Llyfr Mormon i gael eu cylioeddi yn Gymraeg, yn 
enw Brighara Young neu F. D. Richards, yn ol fel y penderfynir 



ÜDGORN SEION. 


2£2 


yr» í.irerpnr.î. Aoerrhwyd y cyfarfodydil gan y TJvwrddion 
Ph’llips, Pu«*h, Williams, ac ereiil, yu «Ira effeithioi. — £vau 
Wiiliams, llywydd ; J. R. Roberts, ysgrifenydd. 

SiR FOV. 

Cynna’iwyd cyrnmanfa y gynnad’edd hon, yn Nghaernarfon, 
ar y o D<»chwedd, pan y cynnrychiolwyd ò o «augenau, yn 
cynnwys 1 4 o henuriaid, 9 o offeiriaid, 6 o ailirawon, a ‘2 o 
ddiaconiaid ; 3 1 wedi eu bedyddio, 2 wedi eu tori allan, ac 8 wedi 
ynifudo; cyfanswm, lOfi. Rheoleiddiwyd cangen yn Llangefni, 
ac Hdmond Jamee i fod yn llywydd. Treuliwyd y gymnianfa 
wrth ein bodd, a chawsom áddysgiadau buddiol gan y llywydd. 
Yroedd yr ystafell yn orlawn trwy y <lvdd, yn neillduol yn yr 
hwyr. — Thos. Morgan, llywydd ; Wm. ísaac, ysgrifenydd. 


A M R Y W I A E T íî A U. 


Tachwedd — Yn y mis hwn gellirdweyd fod llysieuaeth yn 
profi i*i marwolaeth. Mae y ceed yn awr wedi eu dihatru o'u hoil 
dduil. Cyfenwir y mi6 hwn yn un tywyll niwlog; ond y mae'r 
tyuiheredd weithiau yn ddymunol yn ei ddechreu, a’i gyfartaledd 
drwy y tymmor yw 43 o raddau. Y mae nifer mawr o blanigion 
yn parliau mewn blodau trwy y mis. Dywedir fod Tachwedd â 
thuedd i iselha.u ysbrydoedd y Cymry a’r Saeson, o herwydd ei 
annymunoldeb, a’u bod yn barod i waeddi am y gwanwyn : ond 
dylem gofio fod pob tymmor yn werthfawr pan wnelom ddefnydd 
priodol o hono. Mae hyd y nod y mis hwu vn meddu ei bles- 
erau, pe na byddent amgen na’r cyfleu6derau a rydd i chwilio am 
wybodaeth mewn llyfrau gartref wr’.h y tân. 

Sylwad Newydd.— Gan fod swyddogion teyrnas Dduw yn 
gorfod myned yn fynych i lafurio yn nbeyrnas y tywyllwch , dylai 
yr holl Saint fod megys yoleuadau ar fryn i’w goleuo wrth eu 
gwaith. 

Aub.— Aur yw duw y byd hwr. ; sisialwch yn unig y gair, ac 
y mae ei addolwyr yn myned i lawr ar eu gliniau. Anadlwch ef 
yn y Dyffryu, a chywir ef ar beuŵu y mynvddoe«ld. Dywedwch 
pa le y geliir ei gael, a rhuthra miliyuau i’r fan yn gytìymach 
i;»g yr elent i’r nefoedd . — Deseret News. 

Cwmni Annibynol. — Pasiodd dyn yn arwain buwch, efo 
,syp\n bychttü, heibio ein swyd.dfa ni y ddoe, a’i wyneb tua’r 
jgorllewin. — Deserct Neus. 

IJiareb.— Nac edrychwcb ddanedd y ceffyl a roddir. 


JUHN D A V I S , ARGRAKFYDD, MERTH YR-TYDF.tL. 



Hiiii 


" OriWCR ALLAN 0 HOM I II I, 

(*fcl baiilom) ¥ì mhobi. i.” 


24 


l'íHiOin' 

NE0 

ŵrrrn g ^aínt. 

C rf. II.] RHAGFYR, 1850. [Pki& %. 


CYNNWtSIAD. 


Ommanfu CijíTirdmol Saiul 
> Ihddiau Diweddaf, >n 
Mlirydaib Fawr a gwleri- 
ydricyfago» (parbad) .. 3Ì3 
Llythyr yr Apotlol J. Taylor 
o Ffrainc.at)» Henuriad 

W. Pbillip* 333 

Hauea Moidaiib y SainlCy m- 
rt-ig o Liverpool i N’e w 
Oileans. ar fwrdd y 

•• josrph Bariger’* 3H 

Cofuodiou CyuuariUddol— 

Sir üdinliycli 3,5 

Sii Feirionydd 315 

Sii Frycbeiuiog 345 


'j 


AmrywiaeUiau— 

Rliagfyr 34C 

Priorii 3 i c 

P.thydriiaetb 34C 

Sefydliad yr Eglwys yn 

lialy 346 

Calon Dyuer 34(5 

Ffarwel 346 

At y Gohebwyr— 

Peth o bwys 00 

Amser Cy ninianfaoedd •• (2) 

Priodas W 

Ymadawiari Orsou Pratt.. (3) 

Cyfarwyddiadan ( ; 0 

Prisiau Llyfrau (3) 


MERTHYR-TYDFII.: 

aR wbrth HEFYD 

8 .» >S a, n . ) n^- in o 1>ar e; : L >r- r ^, r . 

UW, y Oeau a’ r G«*>edd. 

1850 


AT EIN GOHEBU Y H, Ac. 

H I ÍI O MV YS. -Erfrníwn eu<) y kvdi yr lioll I)il< »p«rth 
«yr ftoUlo â ni yn Ilwyr ar <S<li- *tlJ > ll %><!«]} n, tnrgy» v 
rhy b» Jtlinyd vn r rhífui dt*'*ddaf. - l>«rfu i ni irrrdu y 
f»r >*• • <n 1 .!i*ijIii |«Scü •» iiarrbynoTr l'r A r.IIUAWIAETH 
A'U t V 1 'AM MOD A l T f ond yn lí»* hyny ni cbiwjm í»r 
im'r lt mn> r, yr hyu a b»r | pi * rdi **i iry l«o**«iùi t h\d nr* ▼ 
drlo Lt»y <• >1« ani d«i»o« rr fml rlnfyn yo barod i’r « 
i cln>»( innnr \\<*di ujytit'.l iddo. Cnnt«>in orchrmrn i‘« 
r »îialTu, nmr yn wfr 9 ond pa fodd y gal!«n hrb fnfni>aa«*ih 3 
^ |iii • »nil Saini r'y«nrí , j «\Jdiat«h \ ti an r |>a bryd \ r 
ur k r« f.ir V llylr lt»n, ac nid nyni Itlioddcr cy ojchor i ni 
« in»h « y imadirdd |ta h» in « nneii? ai argraüu y nif«*r a 
gau««oin uni i ld»ry yeinioy y rl.'fyu, ncu ychnanrg am I jc. 
(inyd«*oni y ««rrtlilr llan»*r n.mn blyuyddan i dd«*d, «*u«l 
if.dd y cf*ir ari-n i*nr hargmtfu \n h r oaa n n«»l ? Gwnard 
} .««h <i nrru or I \s,t*<in l’<» 6«« ani yc ('DGüHN brfyd, 
n’i I«k 1 yutau dio» g«« 1 cytfeiyh g**fnuga( , lh. 

•* I». K. i >*■ \ d.lrrbyn ?r ^ihr*»»* iurth a'r (’yfainmodaii \n 
rifyuau, gidlwch ei trynu u i «Idarllen, fr! y tyd In yn «Ind 
ullan, n tfrllach rl gadw yn l.in gyaul k iil.inaii, itt ppi-l- 
i»cl» loddi ei frnlliyg. Gellir rl nrertliu i b«nb. 

('t m \ n \ nnrno — CTnnrllT r rmminfli «ir Prnny ar y 2'.*»in o 
Hag'y T t rymnn«nfu Mrrthyr ar e ô»nrd r. |nnt»r, crminanfa 
hir (>a«*rfyrddin ar y l’iinl o l»na«r, n chymiaanfa Aber- 
lauy ar y IDeg, a sîr Abrrlr fi ar y 2(i*in. 

** l*RIf>OAS. ,? — Mae nmryariol ohel nyr wrdl y«gr|f.-nu atom yn 
nghyich yr hyn « ddyfynaaom o r Athmw ìr« th a r l’yfarn* 
mrdau, rn ein rhifyn dinreddaf. t*yn y gall nrb o s«rydd 
«•gh.n y Saint weinydtlo priodu», mae yn ofynol carl rhyw 
gapel neu ystaftdl wedi eu cofn atru, yr hy n a gostia 
ac hefyd rhaid cael presennolJeb y cofreslrydd, megyg y 
ir.ae gydu’r ennadun ereill, tra yn y alad bon. YiuheU 
aothnn ar hyn ryabryd elto. 

° J. K.’ — Maeyn ddrwg genym na allwn gaol lle Pch tysiiolaetb, 
i blegid f«»d cymn.aint o bethno pwysig rrelll yn llanw ein 
cyhoed liad. Bydd ei hudrodd wrlh eich cymmydogion \u 
aieb y» un dybeu â’i cbyhoeddi. 

fi Mae yr esgeulusdnd a ddangosodd llawer o’r lly»yddi«»n yn 
nghylch y Cynnrycbioliad Jiweddaf, ueJi peri cryn t»6d i’r 
Tywyddiueth. Beth pe byddem ninn «u yn esgeuloso? ui 
chawsom fwy o hysbysiaelh nâ h*«yih«u — dim fmd gair yn 
y Star. Da fiodyr, peîdiwch ein tristâu mewn dim, oa 
gellwch beidio; ohUgid y tnae beichiau mor bwysig ur eiu 
hysgwyddau, ag na allwn dJal ein hunain, he!« eich cyn- 
northwy chwi. UarlUnnchy MYFYRIWCH, u GW.NEWCB, 
a Duw a'ch beudilhia. 


UDGORN SEION, 

NEÜ 

^crcn y %aint. 

Rhif. *24.] RHAGFYR, 1850. [Cyf. Iì. 


C Y M M A N FA G Y F FRRDI N OL 

EGLWYS IESU GRlST O SWNT Y DYDDIAU DIWEDDAE, YN 
MHRYDAIN EAWR A GWl.EDYDD CYFAGOS, 

A gynnaliwyd >/n y Garpenlertt' fhtlì , Manchester, ar ddydd Sudwrn 
a dydd Sv l, y 5mcd a'r fìfcd o Hydrrf, 1850. 

[PAUHAÜ O UUÜ. 319.J 

Uyfododd yr Henuriad J. Taylor, a dywedotid, — Y uiae un 
pwnc y chwennychwn leíaru jchydig yn ei gylch, ac y tnae 
'hwnw yn gyssylltiedig ag ymfudiad crefftwyr i’r Dyffryn, a’t 
anglienrheidrwydd sydd ani gydweilhrediad i gyflawni hyu, fel 
y gallo yr eglwys fwynhau y canlyniadau llesol (» hyny. Mae 
y Iìrif- Ly wyddiaetli yn y Dyffryn, yn eu hanei cbiadau cyhoedd- 
us a’u hepistolau cyífredinol, mewu perthynas i'r mater hwn, 
rvedi dangos yr anghen sydd i bersonau o’r fath i fyned yno, fei 
y gallom wueutltur ein defnyddiau ein hunain ; v mae yn wir 
anghenrheidiol i bob math o bobl i **drych ynghylch hyn, us 
ydynt aiu lwyddo. Ar yr egwyddor hon y mae Lloegr wedi ei 
chynnal, sef gan ei gweithfeydd ; ac er fod llawer o ddrygau yu 
y drefn bresennul ar bethau, rnewn perthynas i weithfeydd, ni 
allai trigolion y wlad hou gynnal eu hunain Irebddynt. Yr 
ydym ni yn myned yu awr i’r wlad liono lle y líwriada yr holl 
Saint fyned, pan y caniatao amgylchiadau. Mae geuym dir 
bras, a hinsawdd da, ond y mae llawer o anghyfleusderau genyin 
i’w cyfarfod, o eisieu na allwn wneyd ein defnyddiau ein hunain. 
Mae genym i gario o wlad belleuig lawer o bethau ag a fydd 
.aitìom eu heisieu, a’u pryuu yn ngwahauol barthau o’r Urntd 



324 


CDGORS 3EIO «. 


ÍJiileítliiau, pan y gellid darparu V cyfau yu ein plith eín huûaírf 
Pe gallai crefiftwyr fyned yno, buasem yn alluog i weithio yn 
mhlith ein hunaiu yr holl hetliau sydd er ein dedwyddntb a’n 
mwynhad yn y byd hnn, trwy ddilyn llwybr cywir. Mae rhai 
pobl yn awyddus i feddu arian, ond gwaith yw y gwir olud. l’e 
pentyrid aur ac arian i raddau mawr ; arweiniant i dlndi, yu 
hytrach na chyfoeth, pan y camddefnyddir hwyut. Er engbraitft, 

V mae mwyrif mawr o drigolion Mexico, Peru, Chili, ac amrywiot 
w’.edydd ereill ag sydd yn meddu mwn-gloddiau, wedi cael eu 
darostwng i ystad o anwybodaeth a thyiodi, n herwydd nad yw 
eu cyfoeth wedi ei ddefnyddío yn iawu. Twyllir llawer o bo!)I 
sydd yn mvned i Galiforuia ; meddy'.iant mai cael digon o aur, 
vw cael cyfoethr ond a all caffaeliad o aur, yn annibynoi 
ar bob math o wailh arall, eich ymborthi a’ch dilladu ? Pe 
buasech yn cynnyg. bwsheli o’r l’.wch gwerthfawr am damaid o 
fara, neu am ddilledyn, ni aìlech eu cael heb y ffermwra’r crefft- 
wr? Beth yw eyfoeth ? Os bydd gan ddyn fwyd, a dillad, a 
cheffylau, a cherbydau. a thai, a thiroedd, yn gyffrediu ystyrir ef 
yn ddyn cyfoethog yn Lloegr, ae yn Fíraine, ac mewn gwledydd 
Ewropaidd ereill. O ba le mae y pethau hyn yn dyfod ond 
oddiwrth y dynion sydd yn eu gweitliio o'r defnyddiau anmharod > 
Di ellid cael yr anr â pha un y pwrcasir y pethau hyn, ond trwy 
lafur dvn. Pan fyddwu yn nyffrynoedd breision y Mynydduedd 
Creiglyd, beth fydd arnom eisieu ei wneyd ? Mae arnom eisieu 
sefydlu gweitìífeydd rheoiaidd, fel y gallom fyned i weitliio a phar- 
utoi pobpeth anghenrheidiol er dwyn oduiamgyich y cyloeth hwn. 
Mae y defnyddiau yn ein meddiant mewn cyflawnder mawi ; 
o herwydd dyma’r wlad oreu yn y byd am anifeiiiaid, a 
defuid, fel ag y bydd digo.iedd o wlan, a hwnw o’r fath oreu. 
Meddyiiaf fod rhai o hon. m yn y Dyffryn, a bod eisieu arnom 
feddiannu hapusrwydd a chyfoeth. Wel, mae eisìeu esgidiau 
aruum, onid oes? ond a gymmerwn ni ledr o’r wlad hon ? na, 
mae genym ddigon o anifeiliaid yno; mae arnom eisieu lanner- 
wyr i’w danneru : y mae yno hefyd gyflawnder o risgl a phob 
peth arall i’r dyben. Yna mae arnom eisieu cryddion i wneyd 
y lledr yn fotasau ac esgidiau, fel nad elom yn droednoeth, ond 
yn meddu rhynbeth i gadw eiu traed. Yna y maeeisieu hosauau 
arnom i’u cadw yu gynhes, ac wrth gwrs bydd arnom eisieu 
j;wlan i’w gwneyd ; mae genym ddigonedd o hono yno, fel ag y 


l'DGORN SI-;W*N. 


325 

hytld dìgoa i ddiwallu anghen y bobl. Bydd arnora eisieu peir- 
iaunau at gribo a nyddu gwlau. Yr wyf yn dèall y geliir nyddu 
gwlan yr un fath â chotwm, trwy ddiwygiadau a wnaed yn dtliw- 
eidar. Mae arnora eisieu myned â’r diwygiadau hyn gyda ni. 
(iwna un o’r peiriannau hyn arbed gwaith chwech dyn, pan y 
cyraherir ef á'r hen dlull o’r blaeu. Efnllai y dywed rhai, 
4i Dyna beth yw dystrywio y gelfyddyd.” Nid felly; nid oes 
achos i chwi fyned allan o waith yno, o herwydd lliosogiad peir- 
iannau. Mae genym genedl i'w chyfodi, dinasoedd i’w hadeil- 
adu, a themiau i’w codi, a " n chestion raawrion i’w cyflawni ; 
ac os ydych an: wneyd gwaith dau ddiwrnod raewn un, gellwch 
ei wneyd ! Yr wyf íi wedi caei diguu o hono fy lranan. Ni wel - 
ais y Saint erioed yn fyr o waith : y drychfeddwl yw, gwneyd 
cyrauiaint a fo posibl gyda po leiaf o lafur. Wel, pan fyádo 
genyra edal’edd at eiu hosanau, cawn ein chwiorydd i’w gwau 
hwynt. 

Y peth nesaf a fydd eisieu yw Uodrau. A gawn ni ymddibynu 
ar geuedloedd ereiil ani ddefnydd y rhai hvn? Na chawn, eithr 
fe gyminerwn ein gwlari, ac ar ol ei nyddu, bydd i ni ei wau. 
Mae digon o ddynion o gymmydogaeih Bristau, yn y rhan or- 
llewinol o Loegr, ac o Bradford a Leeds, yn swydd York, ag 
sytíd yn deall y flbrdd i \vnevd brethynan teg ; ac fel hyn bydd 
genyin gystal hreihyn llydan ag a ellir wnfeyd yma neu ryw fan 
arall ; ao ni fvdrl rairt i ni ddyf'rt yma a phryiiu y defnyddiau 
hyn, a thalu 30 y cant o ardreih arnyntyn yr Unol Daieithiau . 
oud bydd i ni gyl'oili y gwlan ar y niynyddoedd, a mynu pob 
peth a íyrtd eîsîeu o'r natur hyn, a chymraaint ag a fycld eisieu. 

Wel, yn awr, mae genym ein cotiau a’n dilladoedd, ond gyda 
llaw rhaid i rai o honynt Ibd o sirlan, a hyrtd arnmn eisieu neisiedi 
eidan. Gallwn gymmeryd rhai o wyau pry ’r sidan genym o’r wlad 
hon, neu o r Taleithiau, neu o Bfrainc, a chynnyrchu y pryfed a’r 
sinian yn y i>ylìVyn , ac yna gallwn gymtneryd rhai o’n brodyr o 
Macclesfield, y rhai sydd yn de.ùì y fi’tirdd i’w weithio. Bydd 
arnora eisieu hetiau helyd : mae digonedd o beaver yno i gael» 
a phoh iriHth o fanflew : dym-a y wlad yn wir y mae Cwrajíeini 
Hudson B.iy yn myned i yraofyn mantiew. 

I’elly, y mae genym yn awr ein hesgidÌHU, a’n potasau, a’n 
îlodrau, a n hosanau, a’n hetiau ; ond nid y’u» wedi sylwi ar ein 
(■rysnu : ìtydd arnotn eisieu crysau. Y DvtìV\n yw . lle goreu 



CDGORtl SEION. 


yn y byd i godi llin. Nid ydyra yn codi cotwm yno, ond raodd- 
yliaf y gellir codi colwra yn y dyffrynoedd deheuol : beth bynag,. 
os na allwn fynu crysau cotwra, gallwn wisgo rhai lliau. 

Dyna y chwiorydd etto, gyda llaw : bydd eisieu rhyw ddillad 
urnynt hwv ; rhaid i ui beidio eu hanghofío hwy tra y byddotn 
yn enwi yr holl bethau ardderchog hyn. Mae eu hosanau a’u 
hesgidiau, a llawer o betliau ereill, yn cael eu gwneyd o’r un 
tlefnyddiau ag a ddarfu i ni enwi. Nis gwn ara ddira, os nad 
yw eu bonneti, ag sydd yn gwahaniaethu ; a gallwn godi digon- 
edd o wellt, fel y gallont wueuthur bonneti gwellt. Bwriadwn 
urferyd pob petb o*r natur yna, fel y gallo pawb gael eu diivallu 
o*r petbau sydd arnynt eisieu. iMae shaw/s y beuywou yn cael 
eu gwneuthur o wlan a sidan, ac bemp a sidan. 

Yn awr, dyraa rai o’r pethau sydd yn anghenrheidiol i wneyd 
pobl yn gysurus. Gallwn wneyd dillad gwelyau, a phob peih 
felly, gystal â neb. Yna bydd arnom eisieu llestri pridd, raegys 
cwpanau, saucers y plates, a phob petli gogyfer a’r bwrdd té. Clai, 
callestr, ac ychydig o bethau ereiîl, yw y prif ddefnyddiau at eu 
gwueyd. Meddyliaf y ceir yr holl bethau hyn yno, ao os na 
allwn eu cael wedi eu gwneyd yno, ni thorent wrtb eu cludo ar 
hyd y daith bell. Mae genyra ddigonedd o aur yn y wlad hono, 
â’r hwu y gallwn addurno ein potiau a'u dysglau os dewiswn 
Mae cyíiawuder raawr o feudithiou a chysurou i’w cael, a’r ffordd 
oreu yw i ni eu gwneyd ein hunain. l’wy ydym ni ? Pobl 
Dduw ydyra. Nyni vw y bobl i fyned yno, ac i gyd- ymdrechu i 
greu y pethau h\n, ac yna eu mwynhau hwynt. 

Bydd i ni adeiladu eiu tai ein hunain, a byw yn nhrig- 
fanau ein bunain. Pa beth ynghylch y mwnau? raae genym, 
ddigonedd o honynt, ac o’r natur mwyaf gwerthfawr. Galiws* 
gloddio i r raynyddau am y tnwnau a fydd eisieu, heb fyned raor 
ddwfn ag y raaeut yn tnvned yn Nghyraru ; toeddiannw n yr 
egwyddor o gyfoeth yn union yu rahlith eiu huuain — y raae yn 
gynnwysedig yn y wybodaetli a feddwn fel pobl. Bydd arnotn 
eisieu cyllill a ffyrch i fwyta, a rhai offerynau i weithio : o ba !e 
y gallwn eu cael? a gawn ni fyned i Shetìield am danynt ? im 
cbawn; eithr fe osodwn y boys. Cytnreig i fỳnu y raẁu o’r inyn- 
yddau, ac yna gosod boys Shetìield ar waith i’w wneyd yu 
offerynau, ac yn gyllill a ffyrch, a phob peth dyffelyb arall a 
fvdd aruom eisieu. Yn wir, frodyr, nid oes dira o dan y nefnedd 



VTVGORN SElOTî. 


»27 

Vi«3 yw o fe*vn ein cyrhaedd. î-'wch chwi yno i weithio, a thrnó 
h fyny y tir bras, a chloddio yn y ntynyddoedd, ac fo gewch ei :h 
■<ìiwallu yn helaeth o betliau ftngheorheidiol bvwvd; a hyny 
hefyd, heb law-er iawn <» drafferth, Nid oea arnom eisieu diin 
nad allwu ei wneuthur. Ond y mae angben pethau ereill arnom, 
y mae eisien siwirr; ni fydd y chwiorydd yn foddlon myned yn 
tnlaen heh eu te; ni roddaf ddlolch am dano fy hunan ht*b 
siwgr. Pa fodd y mae i ni gael hwnw? yr ydym yn niyned i 
godi beet8 y fel y maent yn gwneyd yn Ffrainc. Mae yr holl 
•genedl Ffrengig yn cael eu diwallu à’r siwgr a wneir o’r betys ; 
y rnae’r Dyffryn yn gystal lle i godi hetys ag y bu Ffrainc 
■erioed. Bvdd i ni gael -rhywrai i fyned yno ag ydynt yn deall 
y ffordd i wneyd siwgr o wraidd y bcets, ac felly fe ddysgwn i 
wneuthur ein siwgr ein hutiain; ac yna planwn ein coed pcach , 
w’n coed cwrens, a choed mair-eirin, a gwneyd preserues , ac yna 
hyddwn gystaí ein byd â neb. Ond pa fodd y mae hyn oll i 
gael ei gyflawni? Ni ellir ei gyflawni oll ar unwaith; mae yn 
rhaid cael cydymdrechiad i dtì«y« hyn oddiamgylch. Pe byddai 
genyf fi yr arian, ac yn ewyllysio elwa, ni fuasai dim a ddewisiwn 
’ n gynt na’r gwaith hwn. Pe byddai genyf y modd, cymmerwn 
■ailan gwmpeini o wneuthurwyr pridd-lestri 4 awn at lj*wyddion 
y cynnadleddau, a dywedwn, Yr wyf am i chwi ddangos i mi 
■rai o'ch pridd lestrwyr goreu. — Yr vvvf am reoleiddio cwmpeini 
«1 honyut i fyned yn union i’r Dyffryn, ac wedi iddynt gyrhaedd 
vno, i wneutbur yr un fa'h lesiri, ac mor'dda, ag y maent yn eu 
gwneyd yma yn Lloegr. Sicrhat y gw’nelaá y-dyn a gymmerai 
hyny mew-n lla-w ei hun yn gyfoethog, o herwydd buasai galwad 
anawr atn bethau frlly, a chawsai ei daìu yn dda am danynL 
üdrychwch gymmaint o lestri pridd sydd yn cael eu cludo yn 
awr i’r wlad hono, a’r tolliadau trymion sydd arnynt. Maent yn 
'uyoed o law y gwneutburwr i law y marsiandwr cyfanwerth, ac 
y mae ef yn cael elwa odd iwrthyni. Yna y macnt yn cael eu 
prynu gan y dirprwywr, ac V mae yntau yn cael ei elw hefyd, 
-am ei wasauaeth ; yna y raaent vn myned drosodd i’r Unol 
Dale thiau, ac yno y mae »0 y cant arnynt o doll i'w thalu ; 
wedi hyny ânt i ddwylaw ceidwad yr ystprdy, ac y mae yn rhaid 
iddo yntau elwa arnyut. Fel hyn, cyn y byddo rhywbeth yn 
^in cyrhaedd, yr ydyin yn talu pedwar neu bump gwerth yr hyn 
ei wer.tb. Yx wyf wedi gweled dysglau cyflrediu yn gwerîhu 



rncftRN <r ros. 


ain h«nripr dolar ('Js. ?c.) vr nn, vn y Dyffryn ; nid ydynt mnr 
iichcl yn yr Unol Dalcithiau. Mao y pris ychwanegol hwn yr> 
cael ei nsod arnynt o herwydd fod rhai vn tori. Yn awr, rhaid 
i hoh dyn craffus wetad ar unwuith, pe hyüdai i ni ddiìyn llwyhr 
o'r fath a ddesgrifiwyd, y huasui yn cyfoethogi ac yn dvrchafu 
y bobl hyn. Mae genym egwyddorion gwvhodaeth yn ein plith 
ein hiinuin ; ac y mae yn amlwg mai y dreln oreu yw, gwneuthur 
vn ein pliih ein hunain yr holl bethan sydd arnom eu heisieu. 
Buaswn i vn cymmeradwvo, pe hvd<Hi yn bosrbl gwneuthur 
hyny, i ddanfon cwmpeini hychan o wneuthurwyr pridd-lestri yn 
mlaen yn uniongyrchol i’r Dyffryn ; ac wedi royned yno gwneu- 
thur plats a dysglau, a phob p»-th aralî anghenrheidiol. Carswn 
weled y prid'l-lestrwyr yn raedru cario v peth allan yn effeithiol. 
Y rftae yn beth gwir anghenrheidiol yn yr aroser presennol, a 
gwna ddaioni i hwy bynag a gymmero hvnv roewn llaw. Bu - 
aswn i dros i ddan neu dri ymuno â'u gilydd, a chynnyrchu 
modd i gytíawni hyn. 

Y roae un peth arall wyf am siarad yn ei gylch. Buasai vn 
beth da pe galìai cwmpeini fel hvn gael pì rooleiddio i sefydlu 
gweitbfeydd brethynau, ac os gallent, i gynuneryd ganddynt he=r- 
iant fel yr un a gryhwyliais. Yr oedd rliyw heiriannau bych.HÎn 
yn myned o St. Louis, ond < fnwyf na fyddnnt yn alluog i 
gylarfod ag anghenion y bohl. Yn «wr. hydd i bersonau a elo 
aìlan i godi sefydliadau o’r fath, eu cael yn ffrnnoneli fawr o 
gyfoeth. Pe buasai genyf fi nriai», a'ni hod ain elwa, ni fnasai 
dira ag y gosodwn allan fy arian arno yn gyut na rliai o’r bus- 
neson hyn ; ac n’d oes jenyf ammheuaeth, na chawn gan lawer o 
fe stri y gweithfeydd mawrion yn y wlad hon, ar ol dangos 
iddynt y manteision, i neidio at v cynnyg; ond yv ýdym am i’r 
brodyr wneuthur hyn, a rnwynhau y manteision ; buasai ereill 
yn eich gorthrymn, ac yn rhwymo heichiau arnoch. Nid ydym 
am orthrymder, ond ain i l»»>b dyn fod yn rhyld — yn rhydd rhag 
cael ei falu lewr i Iwch tnarwolnelh. Yr ydyro am i bob dyn 
fod vn hapus, a mwynhau bemîithion hywyd. Pe gullai ychydig 
o gylleîlwyr lyned yno yn fuan, hyddai yn beilr da, gan fod 
cynnyrch eu celfyddyd hwy yn auglienrhei'liol yn uniongyrchol, 
yn gystal â rhai o gelfyddydau » A phe gallai rhai per- 

sonau fyned a sefydlu gweithfeydd gwrthbanau a shawls , neu 
ped elai persnnau o Bradford a gwncyd addurniadau benywod» 


*TKìOfeN sRlOfe. 


3*9 


Hnasaì rliaî pf'than felly yn dra tlefi» vtidioî ac erniilllawr. Yna 
ç;allein fnd yn weithyddinn «c yn famnndwyr • in humiin, ht*h 
Hchos danfoiì alian gymmiint o arian i bwrcasti v p 'thau hyu. 
Mae yr Arglwydd yn ei raglnniactii wedi tywallt i wacred 
gyflawnder o lawer o’r pethau hvn ar y S iint yn v Dyftryn, ac y 
raae yn dda arnynt yn yr atnser presennol, ond y mae ganddyn 1 
i ddanfon alian utn werth rhai caonoedd o flloedd o ddoiars o 
«iwyddau yn ílynyddol. Yn awr. nid oes achos :uri hyn, ohlegid 
y inae moddion ;»t hyny yn ein plith cin hunain, :ic yr ydym an» 
adeiladu y naill y llaìl, a bydd i bob petb fyned yn nilaen yn 
bwylus. A dyma’r peth oedd genvm raewn g"lwg, wrth ysgrifenu 
at y Saint yn y wlad hon, ynghylch y pethau liyn. 

Ac etto, gall fod dynion a elent i sefydlu gwaith haiarn, ond 
tvhiwvf v gall rhai fod yno ag sydd yn deall y gwaith hym ; p«» 
gallai cwmpeini o’r riHiur hyny tyned, biiasui yn beth da. Wrth 
b l.tiu yoghylch y pethau hyn, yr wyf am osod o'ch blaenau y 
iliui hyny sy«ld eisieu vu fwyaf uniongyrcliol, ac y mae y rhan 
fwyaf a enwais yn dyfod dan y pen hwn. Mae eisieu 6eryîlyd«l 
ymarferol da, ni«! uu sydd yn «iweyd ei fo-i felly, inewn enw yu 
tmig, t ithr un sydd yn alluog i droi elfenau natur i ddefnydd 
«ia ; y inae eisieu dynion o’r fath hyn i fyned hefyd. ?«iae 
llawer o bethau moŵn perthynas i’r yinfudiad hwii ag y gallem 
sylwi arnynt ; <»nd pe huusai uuiliyw beisori yn miTied a gwneu- 
thur rliai o’r pethau a nodais, neu pe buasai cuiupeini yn niyued 
ac vii gwiuuithur y pethan hyn, ennillent femiithinn roawr iddynt 
tiunaiü a«; i’r Kglwys. Os oes unrhyw uehyddiun carpets , 
bvd«led iddynt fyned ; o ìierwydd y mae eisieu p<>h peth svdd 
yn tueddu i ddedwyddoli dyn. Mae yn rbaid i ni gael y pethau 
hyn yn ein plith ein huuain, ac yna bydd i ni gynnortliwyo y 
naill v lìall. Alae y crociienydd vn gwneyd ei grochamin, ac 
eisieu prynu bara. Mae y tfermwr yn cynnyrchu gwcnitli, ac 
eisieu llestri pridd ; felly raae gyda’r gwlanenwr, a’r tànnwr, a’r 
cyllyllwr, a’r gwe>dd carpets , a phersonau yn rnhlith pob cangen 
o gelfyddydau ereill, — y maent oll eisieu y cysurou cyfledin 
a allent brynn y naill gan y Uall. Yn awr, os gallwn ni goel 
yr holl betliau hyn yn ein pìith ein hunain, fe fyddwn yu gwbl 
annifcynol. 

(’bweanyciiwn i’r brodyr cliwilio allan pa nifer o grefitwyr a 
allmit gynnorthwyo eu liumiin i’r Dyffryn, ac yna pa làint a 



330 


UDGORJt 8EION. 


fuasai yn ddigon i sefydlu poh un o’r gwahanol gelf» ddyu'at* 
hyn ; ac yna, efallai, y gellid cael personau a allent roddi yr 
arian gofynol; ac ar ol cael gafael raewn rhai felly, ysgrifenent 
at y br&wd Pratt, raewn perthyoas i’w dynniniad i gyromeryd y 
niater raewn llaw. Carswn weled cwmnioedd wedi eu rheoleiddio 
i fynel a gweithio y prif nwyddau hyn. Aracanaf gyfrif pa 
faint a fydd yn anghen ar byrotheg cant o fohl i hrynu eu 
hanghenrheidiau : — 

Gwariant oddeutu pedwar dolar yr un bob blwyddyn am fotasau 
ac esgidiau, yr hyn a gyrhaedd chwech roil o ddolars. Defnydd- 
iant oddeutu deg dolar yr un am fretbyn, yr hyn a fydd yn 
byratheg roil o ddolars; dau ddolar vr nn am lestri pridd, yr 
hvn a fydd yn dair niil oddolars; os treuliant ddau ddolar vr 
un am wlanen, ôaw hyny i dair mil o ddolars, ac yna dau 
ddolar yr un ara gyllyll, &c„ a ddaw vn dair mil o ddolars yn 
ychwaneg. Yr ydvni yn gweled, ynte, fod y swm a warir gan 
y pyuitheg cant personau hyn, am y nwyddau yma yn unig, yn 
ddeg uiil ar hugain o ddolars, neu £62.00, niewn un ílwyddyn, 
yn ol y cyfrf lleiaf, ac yr wvf yn rneddwl y buasai y galwad yn 
dyblu y swm hona. 

Yn awr, meddyliwch fod dyn yn cymraeryd at y grefft grydd ; 
ftì basiai 6000 o ddolars trwy ei ddwylaw b«»b hlwyddyn, a sicrhaf 
iddo ddwbl y swm hyny. Tralodai sefydliad brethynau 15,000 
o ddolars, yn ol y cyfnf iselaf ; ac ni fuasai dim o hyn yu cael 
ei wario i dalu am gludo g»ian, oblegid y raae digon genyra 
wrth law. Gallai cwmpeini o gyllyllwyr gyfiif ar werthu gwerth 
3000 o ddolars o gyllyil, &c. Ac ar y llaw arall, os bydd y fath 
symiau yn niyned allan oddiwrthyrn yn harhaus, bydd nerth- 
oedd ein gwladwriaeth yn cael eu dihysbyddu yn barhaus; yna, 
gan weled fod genym y defnyddiau yn ein plith ein hunain, dylem 
wneuthur yr lioll belhau hyn, a pheidio ymddibynu ar bobl 
ereill ; gallwn wneutbur pob peth anghenrheidiol er dedwyddwch 
pob dyn. Gallwn godi hefyd gystal cig eidion a raaharen ag a 
ellwch chwi yn y wlad hon, neu raewn rhyw wlad arall. Nid 
wyf etto wedi gweled eu gwell. Gallwn gynnyrchu ein llaeth» 
a’n hymenyn, a’n caws, a’n pys, a’n ífa, a’n cloron, ac holl 
anghenrheidiau bywyd niewn cyflawnder. Pan fyddo genyra 
yr holl bethau hyn yn ein plith, pa helh fydd genyra i ofyn 
oddiwrth neb yn y byd. Nid ydym ara fyned i blith y cenecU 


VÜOOaN SEION. 


831 


loedd i brynu ein hanghenrheidiau, oblegid fe fydd daeargryu- 
fäau au ing cenedloedJ, a daw ffrewyll oddiwrth yr Hollalluog 
i’w poeni hwynt. Nid ydyna ara fod yn mysg y cenedloedd pau 
ddygwyddo y pethau hyn. Mae pobl yu siarad am gydfedd- 
iannaeth ( cummiinism ) ; mae genym ni y cydwladoldeb goreu 
yu y byd. Mae yn gydwladoldeb sydd yn cynnwys pob gwyb- 
odaeth, ac yn meithrin heddwcli a dedwyddwch, ac yn llatiw 
myuwesau dynion á heddwch a llawenydd. Mae yn gydwladol- 
deb a weithreda yn iawu, ac yr ydym ni yn gweithredu yn iuwn, 
oblegid yr ydym yn hoffi gweithredu yn iawn. Declireuodd 
boneddig yn Ffrainc siarad â rai, a dymunui wybod os oeddein 
ni yn medjwl cytìawni rhywbeth mawr vu y byd ? Dywedais 
wrtho eiu bod ni wedi dyfod i bregethu yr efeugyl i’r holl fvd ; 
a’i bod eisoes wedi cyrhaedd eithafoedd y dduear. Nid gwaith 
ydyw i'w wneuthur ruewn cougl fechan, ond cyrhaedda trwy 
amser i dragy wyddoldeb- Aiff yn ol i dragywyddoldeb, ac a 
gymmera afael yn y rhai hyny sydd wedi marw er ys miloedd 
& tìynyddau. ac a’u dwg hwynt i deyrnas Dduw. Gwna dywallt 
bcndilhion ar genedloedd i ddyfod, ac yn y diwedd una 
y nefoedd a’r ddaear ynghyd ; a hyn a gyflawnwn yn euw 
Duw Israel. Mae galluoedd y nefoedd yn rhoddi eu cyn- 
northwy i ni, ac y raae **in tadau yn y byd tragywyddol yn 
yuiuno gyda ni ; oblegid y mae genytn addewid o’r bywyd sydd 
yr awr hon, ac hefyd o’r hwn a fydd. Nid ydym ond braidd 
wedi dechreu ar ein hanturiaeth ogoneddus. Ar fyr gwi.awn 
gyflawni yr oll a leíarwyd trwy y tadau ; yr ydym eisoes yu 
alluog, ac y mae rhifedi icawr nad ydynt yn perthyn i ni, svdd 
â’u calouau gyda ni. Bydd i ni fyned allan, frodyr, a ph idio 
astudio eiu hesmwythdra ein huuain, ond pa fodd i ddwyn 
oddiamgylcJi gytìawniad o fwriadau gogoneddus Duw. “ Pwy 
a'n gwahana ni oddiwrth gariad Crist ? ai gorthrymder, neu ing 
neu ymbil,'neu newyn, neu noetlini, neu embydrwydd, neu 
gleddyf? Eithr yn y pethau hyn oll yr ydym ni yn fwy uâ 
choncwerwyr, trwy yr hwn a’u ca.rodd ni.” Yr wyf yn teimlo 
gorfoledd y dydd heddy w, caoys yr wyf yn caru gweled fy mrodyr 
yma sydd weui bod mewn cyfyng leoedd ; yr wyf yn gweled o’m 
hamgylch frodyr ag sydd wedi cerd ied i fyny yn ddic fn at enau 
y cytìegr, sydd wedi gorehfygu y pla, pan oedd gallu y gwrth- 
ŵyynebwr yn cael ei ddcfnyddio i’n dystrywio. Yr wyf yn llaw. 



ÜDGORN SF.HOS. 


332 

enychu eich gweled yina; bydded i Dduw eich bondifhio bob 
un ; a bydded i ysbryd Duw Israeli orphwys ar eich teuluoedd ; 
a dyweded yr holl gynnulleidfa Ameu. (Amen.) Mae gallu 
gwirionedd i fyued allan, y inae cadwyni y tywyllwch i gael eu 
dryliio, ac y mae teyrnas Dduw i gael ei hadeiladu, ac nid all un 
gallu ei rhwystro. Yr ydym yn awr yn dyfod yu sefydledig fel 
pobl; nis gailaf fyued i uu mau lle nad ydynt yu siarad am 
Ddyirryn y Llyn Haleu, a*r “ bobi Foimonaidd y mae pawb 
am wybod ynghylch y gwaith mawr hwn ; mao y ceuedloedd 
Dwropaidd wedi cihuuo ar y pwnc : nid ydynt yu gwybod 
fod Duw y nefoedd wed» gosud i fyny ei deyrnas, eithr fe gànt 
wybod. 

Yjìa yr Henuriad Pratt a lefarodd fel y canlyn : — Mae y pync- 
iau hyn, frodyr, o’r pwys mwyaf; nid pynciau ydynt 9ydd wedi 
dechreu gyda ni, eithr pynciau sydd wedi deillio o’r brif ffyunon- 
ell, oddiwrth y rhai a apwyntiwyd i edrych ar ol dedwy’ddwch 
pobl Dduw yn y dyddiau diweddaf hyn. (iwyddorn uiai y bobl 
hyn, y rhai sydd yn cyduno à ni yn eu golygiadau a’u leimladau, 
yw yr unig bobl a geidw Duw ar wyneb yr boll ddaear, yn auiser 
ei aii ddyfodiad. Caiff Saiut y Dyddiau biweddaf lywodraeth 
ar holl genedloedd y ddaear yn nyfodiad Crisi, a bvdd eu baw. 
durdod dros wyneb yr holl ddaear, ac % a gyrhaedd hyd ei heith. 
afoedd. Er nad yw teyrn&s Dduw ond yn ei mahandod ; nid 
yw hwu ond dydd y pethau l»ychain, fel y niae yu bod weithiau, 
yn ffaeuorrd i ddvdd y petliau mawr. Mae Prif Lywydd yr 
Eglwys yn y Dyffryu wedi gvru cyfarwyddiadau pwrpasol mewn 
perthynas i bob math o grefftwyr a gweithyddiou, ac' ynghylch 
y pethau y mae’r Henuriad Taylor wedi osod o’ch biaen. Ac 
yn awr yw yr ainser ag y mae eu heisieu, oblegid yr ydyra wedi 
ein sefydlu mewn peîlder mawr oddiwrth bob cene.ll wareiddiedig 
— yr ydym wedi ein planu yn nyffrynoedd y Aiynyddoedd Creig- 
lyd, yn nghanolbarth mawr Gogledd Aroerica, Mewn liefn i 
ui ddyfod yu fawr a Uwyddo fel pobl, y mae vn wir anglienrheid- 
iol i ni gael gweithfeydd yn ein plilli ein huiiain. Mae y 
defnyddiau yno ag svdd yn ofynol ac yn anglienrheidiol i gyw- 
reinrwydd a medrusrwyddd yn i’w gweilhio. Gosododd y brawd 
Taylor allan yr aughenrheidrwydd ain yr holl betliau hyn ; a 
dymunaf yn awr argraffu ar feddwl Ilywyddion y cy nnadleddau, 
i edrych trwy eu gsvuhaool gynuadieddau, ara y dyuiou liyny ag 



TDDCORN ÍEION. 


33 ) 


y Diaeeìsieu iddynt fyned yn uniongyrchol i'r Dyffryn, Bydded 
iddynt edrych am ddynion sydd yn gelfyddydwyr, y rhai fyddu 
â modd ganddynt i ymfudo eu hunain ; ac os cânt ddynion na 
fyddont yn gelfyddydwyr, ac â modd ganddynt, dysge.r hwynt i 
ddefnyddio eu harian yn y ffordd hono, i gynnortliwyo i gym- 
meryd drosodd bersonau a fyddo yn ddefuyddiol, megys cwm- 
peini o bobl i wneuthur brethynau o’r gwlan. Ni allai neb 
arianog ddefnyddio eu lieiddo yn weil na thrwy eu defnyddio 
yn y ffordd hyny. Yu awr, yrydych yn wybodus nad all un 
dyn ymweled â’r holl gynnadleddau yn bersonol, a chwilio allan 
yr holl gel/yddydwyr hyu eihunan; rcae hyn yn ddyledswydd 
sydd yn gorphwys ar lywyddion y e.ynnadleddau ; a phan y 
raffont hwynt, dylent eu hannog i fyned i’r Dyffryn yn ddioed. 
Ceisied y dyu arianog ddefnyddio ei arian, fel ag i ddwyn oddi- 
amgyfch y daioni mwyaf i deyrnas Dduw; ac vn lle helpu 
gwragedd gweddwon ac am ldifaid cyn ein bod wedi parotoi ffordd 
iddynt, bydded iddynt helpu y rhai liyny a fyddo y Lywyddiaeth 
wedi ddanfon am danynt ; wrth wneuthur felly byddwch yn 
•cyflawni eu cynghor, ac yn gosod sylfaen i’r tlodion i fyw pau 
ddelont roe.wn blynyddoedd ar ol hyny. Efallai fod digon wedi 
ei ddweyd ynghylch y pwno hwn ; credwn yr edrycha y llyw- 
yddiou a\ V peth yma, a bod ymdrechiadau yn cael eu gwneyd i’w 
ddwyn oddiamgylch. Mae y drysorfa ymfudol i weithreduar yr 
egwyddor hon ; declireuwyd hi yn y Dyffryn : dechreuwyd 
ystyried yn ei chylch yno, ac mewu ycbydig o ddyddiau ar ol 
hynv cyfranwyd tuag at y drysorfa hon amryw filoedd o ddolars, 
gan ychydig bersonau yn y Dyffryn. Maehon i’w defnyddio 
yn gwbl trwy gynghor Prif Lywyddiaeth yr Eglwys, at ymfudiad 
y Saint tlodion ; ond y rhai a ewyllysiwn ni gymmeryd allun 
gyntaf o blith y tlodion yw crefftwyr, oblegid y mae eu heisieu 
yn y Dyffryn i barotoi gyferbyn â’r lleill. Nid yn unig yr ydym 
yn galw ar y cyfoethog i gynnorthwyo â’u meddiannau hwy, ond 
yr ydym yn dweyd y bydd y drysorfa hon yn cael ei defnyddio 
at yr un perwyl. 

Meddyliodd rhai personan, ar ddechreuad y drysorfa hon, y 
buasai yn ateb fel rhyw fatb o tìaen-dâl, yr hwn a fuasai at eu 
hew'yllys hwy rywbryd yraa ; dim y fath beth : diclion na chaiff 
y personau hyuy, neu lawer o’r rhai sydd wedi cyfranu tuag at 
y drysorfa hou, ddirn ymfudo ain gryn dymmor, ond gobeithiwír 



334 unuofti* seiott. 

v cyrhaedda at yr holl dlodion cyn llawer o Hynyddau. Nid yw jr 
argoelion presennol yn dangos y caiff yr holl dlodion eu symud 
yn uniongyrtdiol, eillir y mae yn anghcnrhtìidiol yrofudo y rhai 
hyny sydd â rowyaf o'u heisieu yn awr yn y Dyffryn, raegys 
crefftwyr, &c % ; bydd y drysorfa lion yn bresennol yn cael ei 
dcfnyddio at y pwrpas hwmv. Dymunaf wneyd rliai sylwadau 
niewn perthynas i gasglu y drysorfa lion. !Nlae rhai peihau 
nedi eu liysbysu vn barod yn y Star yngbylch hyn, ond yr wyf 
am wueyd ychwanegiadau. — l*an gafodd y sylwadau hyny eu 
gwneuthur, nid oedd un treial wedi cael ei wneyd ; ac efallai : 
ni roadi rhai cy farwyddiadau na ellid eu dwyn i weithrediaH. 
Dysgwylieni y buasai y cyfoethogion yn cyfranu eu deugnin a’u 
hanner can puunoedd, ae felly chwydcin y drysorfa. Ond yu llo 
hyny, yr ydym yn gweleil mai oddiwrfh y tlodion \r ydym 
yn cael fwyaf; t yfranasant hwy eu ceiuiogau, &c., a chaw&om 
allan eu bi»d rnor Hiosog, fel ag y gofynai saith neu wylh ysgrif- 
enydd i gadw eu henwau a’u cyfraniadau ceiniogaidd. 

Yn ail, yr ydyui wedi penderfynu mai y drefn «hloethaf fydd 
i’r îs-drysorw yr vn nihob cangen o’r eglwys, i gadw rofres o cnwau 
yr holl bersonau l’ydd yn cyf’ranu tuag at y drysorfa bono, a 
daufon y cyfanswro a gesglir yn rfibob catigcn i drysoryid cyfl- 
ledinol cu cynnadledd, a liwnw i ddanfon i Livcrpool y s«*iu a 
gesglir gan yr holl gangenau, ynghyd ag enwau y cangeuaur 
a’r swm a fyddo pob cangen yu gyfrauu, a chyfanswm y» holl 
gangenau. 

Y cangenau yw yr unig rai y dymunir srnynt i gadw cofres o 
enwau yr ìioll danysgiifwyr, a dyrounir arnynt i gadw cyfrif 
roanwl a chywir o bob ffyrling a dderbyuiant ncu a roJdaut allan. 
AYel, yn awr, y rnae oddeutu cliwe chant o gangenau o’n lieglwys 
yn Mhrydain Fawr a’r Iwerddon; gofyna y rhai hyn chwe 
chant o ysgrifenwyr, un yn rohob cangen. Dylid edrych ar ol 
yr ysgiifenwyr hyn, gan nad yw pawb yu onest Dylid apwyniio 
arolygwyr i arolygu cyfrifon pob ysgiifenydd ; o ganlyuiad y 
apwyntied pob cangen ddau ddyn i edrych y cyfrifon a raynu 
gwybod pa faint sydd wedi ei gasglu gan y gangen ; ac os bydd 
anghen, mynu clywed darllen enw pob cyfran wr, ynghyd â’r 
swm a gyfranwyd, fel y gallo y gangen wyhod fod pob peth yn 
gywir, ac aryr un pryd i weled fod y symiau a gyfranwyd yn cael 
»mv trosglwyddo \ drysorwr cyffredinol y gynnadiedd, a thal ysgrif 



fÖtíoU.N shlON. 


vn cael ei derbyn, lel y gallo’r gangen weled l'od pob ffyrling 
yu myned i'r lle priodol, Dyna etto drysorwyr oyífredinol y 
cynnadleildau ; bydd pynitbeg ai hugain neu ddeugain yn ofyn- 
ol ; rhaid edrych ur eu hol hwythau hefyd. Hhaid i bob ryn- 
nadledd apwynlio dau arolygydd i aroiygu ryfrifon y trysorwr 
cyffredinol, cyfrif i fyny y cyfanswm v tnne’r cangenau wedi dalu 
iddo ef, ac i weled ei fod yn cael tal-y sgril atn y swni u ddanfono 
i Iiiverpool. Gellwch weled y ceidw hyn y trysorwr vn I.iverpoul 
vn glir. Bydd y syrniau a dderbyntr yn Liverpool oddiwrth bob 
caugen yn cael e:i hysgrifenu nr y llyfrau, y rhai ydynt yn 
agored i lywyddion y cynuadleddnu i'w harolygu ; ac nid yw 
y trysorfeydd hyn i’w cwrdd, otid yn unig trwy gyfarwyddyd y 
Brif Lywyddiaeth, yn Nyffryn y Llytt Haleu, ac o'r hyn a 
ddefnyddir l'e gedwir cyfrif mamvl. Y mae y cyiinadleddau wedi 
niyned tu hwnt i'u dysgwyliudau yn yr hyn ag y uiuent wedi 
gusglu eisoes, pan yr ystyrir yr amser byr y tnae hvn wedi bod 
tnewn gweithrediad ; v mae eisoes oddeuiu £200 wedi eu cyfranu 
yn y wlad hon ; ac ychydig iawti o'r cyunadleddau sydd wedi 
liysbysu i ni y syniiau ag y maent wedi gasglu; nid wyf yn 
meddwl fod un rhan n dair wedi eia hyshysu. Dysgwyliwn v 
bydd yr lienuriaid yn egniol a gweithgar i gario y pethau hyn i 
weithrediad, fel ag y dyhidlo trysorfeydd i tnewn er ymfudo cel- 
l'yddydwyr, ac ar ol liyny ymfudo y tlawd ; ac tnewn ychwanegiad 
at y drysoifa yu y wlad bon, cawn hefyd y drysorfa o*r LIvn 
Halen Fawr; gwna ddyhidlo i mewn o wlad yr aur, a chaiH' e; 
defnyddi o at y m fudo v tlodion. Mae yu heth hullol wahanol i'r 
hen ]uint stuch cumpany ; niae yn nefolaidd, mae yn dduwiol . 
tnae yn gynllun ardderchog yn ei fwriad a’i ddyben, er lles y 
Saint tìodion trwy Brydain Fawr ; yr ydych wedi eich lletliu. 
lawr gan dlodi, gan weithio am 7s., 8s., neu lOs. yr wythnos i 
gynnal teulu 'lliosog. Yr ydym am eich symud i wlad, lle gydag 
ychydig o lafur y gellwch fyw a chyrhaedd yu fuan annibyn. 
rwydd trwy eieh llafur. Fe wyddech fod teyrnas Dduw i gael e: 
sefydlu ar benau y uiynyddoedd yn y dyddiau diweddaf ; lii yw 
y gareg a dorwyd o’r mynydd ag oedd i dreiglo h dryllio yn 
ddarnau holl deyrnasoedd y byd trwy ei gallu. Yr ydym atn 
osod sylfaeu gadarn ; yr ydym eisoes yn gweled y nncleus , ac fe 
gynnydda i dyfu, ac ìrid oes digon o allu yn v wlad obry, nac ar y 
ddaear, i rwystro y gallu sydd mewu gweitlirediad er gwneyd i'r 



tiuuoníi seion. 


336 

halian dyfu, oithr fe fydd yn uerthol ac yn aliuog i gyâanní 
bwriadau y Jehofa mawr. 

Yr wyf am wneuthur ychydig o sylwadau wrth yr Henuriaid, 
ynghylch cynnal y gwaith yn y wlad hon. Yr wyf am ychwan- 
egu fy ynidrechiadau at eiddo Llywyddion cynnadleddan er 
danfon yr Efengyl i lefydd newyddion ; eithr nid y Llywydd 
sydd yn pregethu fwyaf sydd yn gwneyd fwyaf o ddaioni ; y 
mae ganddynt ddyledswyddau ereill lieblaw pregethu. Mae 
pregethu yn dda yn ei le, ond nid y dyn sydd yn pregethu fwyaf, 
sydd yn cyflawni fwyaf o waith ; eitlir yr hwn sydd yn cbwilio 
allau am feusydd newyddion i lafurio, a.chwilio am ddynion sydd 
yn awyddus i wneuthur lles yn roblith meibion dynion, ac sydd 
yn eu danfon allan i’r wlad amgylchynol; hwnw yw y dyn sydd 
yn gwneuthur fwyaf o ddaioni yn ei gynnadledd, yw yr hwn sydd 
yn cadw ei holl swyddogion mewn gwaitli, ac yn peidio dyoddef i 
segurwyr fod yn nghanol y niaes. Oall llawer gael ei gyflawni 
gan y gair argratfedig. l 5 e buasai yr aelodau y r n cael yr amryw- 
iol fetliau o draetliodau, gallent eu gwasgaru yn mhlith e» cyf- 
eillion a'u cymmydogion, a gwneyd llawer iawn o ddaioni. Gall 
y Llywyddion fel hyn eu gosod mewn meddiant o offerynau i 
gyflawui yn agos gyramaint oddaioni á’r swyddogion ; rhodder y 
traethodau i aelodau yr eglwys i ddospaiti.u, a gallant wneuthur 
livn o dŷ i dŷ bob wylhuos. Oyiai pob aelod hefyd feddiannu 
copi o bob un o’n llyfran at ei wasanaeth ei hun ; gall yr holl 
dlodion gael eu diwallu trwy ffurfio clybiau, fel ag y mae y 
brawd Kelsey wedi gwneuthur. Pan oedd y hrawd Kelsey yn 
Nghynnadledd Glasgow, gwasgarodd ein ilyfrau yn lled helaeth, 
yr liyn a achosodd i rifedi mawr i ddyfod i’r eglwys. 

Er pan aeth i Gynnadledd Warwicltshire y mae wedi danfon 
ara werth £50 o lyfrau, o wahauol fathau, ond Llyfr Mormon yu 
f w yaf neillduol, y rhai a alwyd am danynt ar uuwaith. Pa fodd 
v uiae efe wedi cyflawni hyu ? uid yw y Saint yn alluog i wneu* 
thur hyn ar unwaith, ond fe ffurfiodd et gymdeithasau bychaiu, 
y rhai ydynt yn cyfranu hyn a hyu bod wythnos neu bythefnus; 
a thrwy fod y personau hyn wedi cyduno â’u giiydd, V maeDt yu 
alluog i dalu symiau bycliaiu i brynu un llyfr, acyna peuderfynu 
trwv goelbren pwy sydd i gael y Uyfr hwnw. 

Nid oes un swyddog yn y deyrnas hon yn alluog i fawrygu ei 
sw\dd heb y llyfrau, ac heb ei fod yn ymderchu yn barbaus i 



t’DOORN SE.IÔN. 


337 


roddi yr un petli i ereill. Mae vn wir y gall fod rliifedi o r 
Saint uad allant ddarllen, ond fe aliant ddysgu darlleu ; a plio 
byddent ond defnyddio yr oriau sydd yn cael eu gwastratìu gau- 
ddynt, dysgeut yn fuan ddarllen Llyfr Mormon. Os na íydd 
dyn yn gwybod yr hyn a gynnwysir yn y Uyfrau hyn, nis gall 
wneuthur ei holl ddyledswyddau fel swyddog ac aelod yu yr 
eglwy-s lion. Bvdd iddo ddysgu peth o’i dyledswydd o’r llyfrau 
hyn. JYIae y llyfrau hyn yn rhoi i chwi reolau cyflredinol eich 
creíydd, ac y mae Ysbryd v Duw byw yn rhoi y rheolau rieill- 
duol. Mae aruoch anghen y llytrau i roi y rheolau cyffredinol, 
a'r Ysbryd i roi y rheolau neillduol. Y gweision hyuy o eiddo 
•l)uw ag sydd yn ceisio gwirionedd o’r gaìr ysgrileuedig ae 
oddiwrlh ysbryd y brophwydoliaeth, fydd y persouau a wyddant 
pa fod»l i helaeiliu y gwailh, a cliyfiawni eu dyledswyddau. 

Wrth lefaru am y brawd Kelsey l'el y gwnaethmn, nid wyf am 
awgrymu nad ydrch chwi wedi gwneutliur eich dyierìswyddau. 

< >s ydych chwi yn dweyd eich bod wedi gwneyd yr oll a ailech, 
dywedwn l)uw a’ch bendithio chwi, ac a'cb c\nnorlIiwyo i wneyd 
yr oll a aiioch yn yr auiser dyfodol. Amen. 

Wedi rhai syh.adau gan yr Henuriaid F. D. Richards, W. 
Speakman, K. B. Helsey, a G. D. Watt, terfynwyd y cyfarfod 
trwy weddi, am chwecb o r gloch yn yr hwyr, ar ol treulio y dydd 
ynghyd heb obiriad, yr hyn a ailuogodd y gyuiinanfa i drafod y 
rhan fwyaf o’i materion. 

DVDD Sl’L. 

Yr oedd y Neuadd wedi ei gorlenwi ar awr arferol yr addol- 
iad boreuol. Ar ol galw am drel'n gan y Llywydd, canodd y 
côr, “Corue, all ye Saints who dwell on earth,” &.c. Gweddiodd 
yr Henuriad V D. Ricliards. Yna canodd y côr, “ God moves 
in a inysterious way,” &c. ; ar ol hyny y miloedd ynigynnulliedig 
a wrar.dawsant yn astud ar araeth effeithiol gan yr Henuriad 
John Tayl<»r; dilynwyd ef gan yr Henuriaid Jaines Marsden a 
Thomas Marget»s. Diweddwyd y gwasanaeth boreuol trwy ganu 
yr hynm,“ Sing to the great Jehovah’s praist,’ > &c.,a thrwy weddi 
gan yr Henuriad T. Margetts. 

Am ddau o’r gloch yn y prydnawn, yr oedd y dorf yn gytun 
yn yr un lle ; yr lmn, ar ol caim a gweddio, a wrandawodd ar 
dlaiütli ddyddorol a galluog ar y lcsiun o Ysbryd Glún, gau y 



35« 


DDGORN SEION. 


Llywydd O. Pratt, yn yr hon y treiddiodd yn helaetli i’w bwnc, 
ac a’i cyflwynodd i feddyliau y gwrandawwyr yn y fath fodd 
ag i argraffu yn ddwfn ynddynt ystyriaeth o bresennoldeb y 
gallu dwyfol, a’u harwain i ryfeddu ac addoli yr hollalluogrwydd 
*ydd yn cynnal dyn,_ac yn ei amgylchynu â chyfreitbiau bywyd. 

Dilynwyd yr Henuriad Pratt gan yr Henuriaid Levi Richards, 
<5. B. Wallace, a W. Gibson, mewn sylwadau byrion a phriodol 
jawn. 

Am hanner awr wedi chwech, yn yr hwyr, ar ol cann roaw 1 i 
Dduw, a gweddio gan yr Henuriad Eli B. Kelsey, anerchwyd y 
dorf liosog t-ilwaith gan yr Hei;uriad F. D. Richards ; yr hwn a 
annogodd yr lnnuriaid a’r offeiriaid ynghylch yr anghenrheid. 
rwydd o dtiangu* cariad, tosturi. a theimlaà da tuagaty miliynau 
tydd yn eu hanigylchynu, y rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch 
ac anwybodaeth mewn perthynas i’r genadwri ogoneddns sydd 
wedi ei dadguddio o’r nefoedd er eu hiachawdwriaetii. Llefaiodd 
yr Henuriad Richards am ddoethineb Duw yn dewis y tlodion y:i 
inhlith dynion i fod yn bioneers tevrnas Dduw yu y dyddiau diw- 
eddaf ; gan ddangos yn eglur, pe buas ii Duw wedi dewis rhai 
cyfoethog a galîuog y ddaear, na fuasent byth yn cytìawni yr 
hyn y mae meibion tlodi a chaledi wedi wneyd, er dwyn eu 
cyd-ddynion i edifeiiwch a chadwedigaeth, o herwydd ni chan* 
iatäai meddalwch eu bywyd, er eu bod yr un mor onest eu calon 
au, iddynt i dd\oddef y treialon,y bliufyd, a’r caledi ag y mae 
gweision mwy gostyngedig Duw wedi ddyoddef. Annogodd 
weinidogion yr Arglwydd i beidio aibed dim trafferth wrth hei- 
aethu y gwaith ar bob llaw, a'i ddwyn i sylw y cyfuetliog yn 
gystal â’r tlawd ; obegid y mae pawb yr un mor wertbfawr yu 
ngolwg Duw, pan y maent yn ei wasanaethu ac yu cadw ei orch* 
yroyniou. 

Yn nghwrs ei sylwadau cyleinodd at y nifer rnawr o faterion a 
drafodwyd gan y gymmanla ddydd Sadwrn, gan ddangos ein bod 
trwy ein liundeb mewn egwyddor a theimlad, a thrwy gynnorthwy 
yr Yshryd dwylol, wedi synu y byd yn syiuudiadau mawrion yr 
Eglw\» yn ei gallu a’i mawredd ; a thra yr oedd Congress Am- 
tuico, Senedd Prydain, a’r ddiweddar gymmanfa heddwch yn 
Prankfoit, yn rhunedig roewn egwyddorion a theimladau, ac u 
ganlyniad mewn gweitliredoecid, yr oeddem ni yn unol ; yr oedd 
eiîì penderiy.iiadau yn unlr^dol, ac yn cael eu cario i weHbi'tfdiad 



CDGORN SEION. 


339 

Kyda gradd o sicrwydd a llwyddiant nad oedd yn hynodi dirn o’u 
gweithrediadau hwv. 

Dilyuwyd yr Henuriad Uichards gan yr Henuriad Taylor, 
Clenients, Booth, a Dunhar, ac wedi hyny terfynwyd y cyiarfod 
trwy weddi. 

Orson Pratt, Lywydd. 

G. D. Watt, 

Robert Oamprell, 

James Linforth, 

[Ni cìianiatâ terfynau ein cyhoeddiad bychan i ni gyhoeddi yr 
anirywîol anerchiadau rhagorol a draddodwyd pan lawer o’r h- n 
uriaid llywyddtd ají oedd yn bresennol. Mae y rnaterion ra« yaf 
pwysig yn awr wedi eu cyhoeddi El'allai yr ymddangosa y 
darlithoedd boreu dydd Sul rywbryd ett<>, os caniateir ainscr a lle. 
Mae sylwedd y ddarlith brydnawnol yn gynnwysedig yn yr ysurif 
“ The Holy Spirit,” yn rhii'. 20 a 21 o’r Stnr . — Uol y Star.] 


LLYTHYR YR APOSTOL J. TAYLOR O FFRAINC AT 
W. PHILLÍPS. 

No. 7, Rue de Tournon , a Paris , Rhag. 9, 1850. 
Anwyl Frawd Phillips, — Gan fod genyf ychydig o fynydau 
yn segur, defnyddiaf y cyfleusdra i ysgrifeuu atoch ychydig <» 
linellau. Yr wyf wedi ysgrifenu ddwywaith at y brawd Howells i 
ond gan nad wyf wedi cael atcb, tybiwyf naill ai fod fy llythyron 
i, ncu ei eiddo ef, wedi inet.hu cyrhaedd. 

Oddiar ein dyfodiad i Paris hyd yn ddiweddar, nid wyf fi wedi 
teimlo llawer o ysbryd pregethu, na’r brawd Bolton ychwaith : 
teimlasom yn fwy awyddus i ysgrifenu a pharotoi y rhwyd. Rlae 
yrysbryd yn ddiweddar, er hyny, wedi dechreu sihrwd ei hod yn 
brvd i daíîu y rhwyd. Yr wyf yn sicr y bydd yn dda genych 
glywed, i ni ddydd Sul cyn y diweddafddal chwech pysgodyu. 
Bedyddiais hwynt yn yr iaith Ffrengig, yn yr afon, gerllaw Paiis. 
Cawsora amser hyfryd, ac yr oe<ld Ysbryd yr Arglwydd gyda ni, 
a lìanwodd ein calonau â llawenydd. 

Mae un yn ychwanegol wedi rhoddi ei enw oddiar hyny, ac y 
mae ereill ar íin y dwfr. Dydd Sul diweddaf darlu i ni reoleiddio 
cangen yma yn Paris, ac ordeinio henuriad nc offeirind, y rhni 
ydynt yn ddynion dysgedig a thalentog, yn alluog i bregethu yr 
efengyl mewn unlle, gan eu hod i 1 1 dau yn deall amrywiol ieith- 


Ysyrifen- 

wyr. 



rDGOHN 5KtON. 


310 

oedd; y mai'nt lu fyd yn llawn o s<*l ac o’r V>,bryd (ìián. Bydd 
V brawd Howolls yn lalcli i j»lvwed i ni fedyddio j»wr a gwraig ag 
oedd ele yn arferol o yn.woled â hwynt (80f y brawd a’r chwaer 
Sijuires). Cynnaliwn gyfarfodydd ddwywaith yr wythnos. Alae 
y brawd ThcU hefyd mewn gobaith o wneyd gwaith yn Calais ; y 
mae wedi bedyddio un, ac yn cynnal cyfarfodydd yn gysson. 

Wrth yragymmysgu â’r bobî yma, yr wy f y n cael allan fod y 
Pabyddion yn fwy parod i ufyddhau i’r efengyl na’r IYotestan- 
iaid. Mae y Frotest'iniaid yn gytfredin yn tnnddu gormod o 
dduwiòldeb ; ac yr wyf fi yu teimlo fel pe na bvddwn wtdi dyíod 
i ulw rhai cytiawn, ond pechaduriaid i edifeirwch. 

Mae y Journal des Dehuts, sef y prif newyddiadur yn Ffrainc, 
wedi cyhoeddi cryn lawer am danom. Rho-id iis fonthyg rlìai 
llyfrau i’rGolygydd i ddechreu gwneyd dyfyniadau o honynt. 

Gall rhai feddwl tod y gwaith vma yn hur araf, eitbr yr wyf (i 
yn teiinlo yn fwy awyddus i fod yn ocheigar, gan ymdeimlo ein 
fi’ordd yn bwyHog, a gosod sylfaen briodol, na bod yn rhy fyr- 
bwyll. Mae gwaith mawr i’w wneuthur yn P'frainc, a daw tnil- 
oedd o’r bobl etto i orfoleddu yn nghyilawtider beudithion eíeugyl 
y langneledd. 

(iun nad yw Faris yn cvluno yn dda â ni liîechyd, yr wyf yn 
bwriadu dyfod i yioweled â chwi vn Ngbymru oddeutu Nadolig» 
pan y gobeithiaf gael aios wythnos neu ddwy gyda chwi. 

Mae y brawd Bolton w*»di g.»rpli< n cyfieithad cyntaf I.lyfr Mor- 
mon, eithr gofyna elto ddau ddiwygiad, a dau ddarlleuiad arall er 
ei baiotoii'r wasg : pa fotld bynag, gan fod genym ni ddynion yn 
yr eglwys ag sydd mor alluog â neb yn Ffrainc i wneuthur byny, 
nid oes diui tratterth yngbylch hyny. 

Rhodilwch fy nghariad goreu i’r brawd I)avis, ac i’r brawd 
Howeils a’i deulu, ac eiddo eich liunan. 

Gan y caf eich gweled yti luan ai eich tnynyddoedd eich hun, 
nid oes angheu i tni ysgrifenu rhagor. 

Y d »v \ t’, a n w y 1 f ra w d , 

Yr ciúdoeh yn y cyfammod tragywyddol, 

.) OH N TaVLOK. 

O.Y. — Dywed y brawd Bolton fod yn weìl i chwi fargena am 
dywydd lnymn erbyn y delwyf fi ; otnl. p i f<»dd bvnag, n' importe 
(tVl dywodai y Ffrancod), g«na y calonau twymn Cymreig yrú 
ytnailh yr anwyd. — J. T. 


rnGORN MIUN. 


m i 


H.ANRS MORT) AÎTH V S.AINT (' YM RIOTG O UVEU- 

rooL l NEW ORLEANS, AR FWRUO Y ‘•JOSEIMI 
BA I)G ER, r 

1) vi) D Irtu, v 17fed o Hydref, iynwyd y llong allan o’r dock, a 
chymmerwyd agerfad i’w llusgo i'r mòr. Am i o’r gloch yn v 
prydnawn, rhoddwyd h« yliau a.r y llong, tu aìlan i’r N. W. I.ight- 
ship, a rheoloiddiwyd y Suint. G« s< d« yd John Alorris yn Jlyw. 
ydd, ac Howell Wiliiams, Iìavid Evans, a John Tingy, yn 
gvnghorwyr iddo ; a dosparlliwv d y Saint yn 16 o ddosparthiadau, 
ac henuriaid i lywyddu dros bob dosparth, a chwoch o henuriaid 
ereill i fyned oddiamgylch i weled fod pob dosparth yn cadw y l!e 
yn lâri, ac na fyddo neb yn myned i lawr a fyny yr ysgol ar yr 
awr weddi, nos a boreu, vr hon yw wvth o’r gloch. Penderlyn- 
wyd fod I)avid Evans i arolytru rhoddiud allan y dwfr hob dvihl, 
a rhoddiad allan y bwyd bob wythnos. Y. oedd awe.l grt*f o wynt 
o’r W S.W., a ll«j.wer o’r Saint yn glaf o giel’yd y môr cyn nos. 

— I H. Yr oedd awel grel o wynt o’r gorllewin, a r mwyrif o’r 
Saint yn glaf. Rhanwyd allanydufr vn y boreu. Parhaodd y 
gwynt yn ein herbyn trwy y dydd. Am wyiu o'r gloch o'r iios, 
anfonwyd gweùdi daer at Dduw, cran hawb yn unfrydol, ain gael 
gwynt ieg; gwnaeth Duw wrandaw ein gweddi, ac ar yr awr 
liuiio troild v gwynt i'r gogledd, ac aelhom yn gysurns trwy y nos. 

— lí) A"el ìiyfryd o’r N.N.E. 'l ywydd dir am II y bo.eu; 
yr 4»edd Ynys Henìli yn wyth miìltir i r deau. Llawer o’r Saint 
yn decbreu ewella o glefyd y tnòr, ac yn dochreu edrych am i u 
bwyd a u dwl'r. Cynnaliwyd cwrdd gueddi aio wyth y bon u, ac 
wylh v nos. 

— ‘20 (Sul). Tywvdd teg; pawb o’r Saint \n iaeh, ac nr v 
deck. Gnrlu ainom roddi y bwyd aîlan, o lierwydd fod y mor- 
wyr weiii nietbu cael amser dydü Sadwrn, a bod amrvw o*r hrodyr 
ao ereill heh ddnn bwyd. Cadwyd curdd Saint nos Sul, a phriod- 
wyd Tbomas Sansuin aSarah Ann Chesterfield, gan John tMorris, 
a l>avid Powell ag Ann Evan$,gan Howeil Williams; a thertyu- 
wyd y dydd yn gysurus, a phawb \ n mwyuhau iechyd. 

— 21. Gwynt cryf N.N E. Llong yn myned tua 11 milliir yr 
awr, ac yn neidio oddeutu yn beinyf. Llauer o’r Saint yn glafo 
glefyd y môr. Cyramerais lledred yr haul hanner ilydd yn 
48 gradd 48 eiliad, gogìedd. Prydnaun yn fwy tawel. 

— 22. Gwynt yn E.N.E. Tvwydd teg, a phawb o'r Saiut yn 
iach. Am cbwech yn v prydnawn, eadwyd cwrdd Saint i’r 
Cymry. Pawb wrth eu bodd, ac yn myned tua 1 I o filltiroedd 
bob awr tua phen ein taith. 

— 23. Gwynt N.E ; awel gref; tywydd teg. Llong yn 
myued tua 1 1 militir yr awr. Pawb o’r Saint urth eii bodd, 
wedi gwelia o glefyd y môr. Cadwyd cwrdd Saint i’r Saeson vn 
yr bwyr. 

— 24. Tywydd teg, g\vvnt vn N E. Llong yn myiiud lua 
IU milliir yr awr. Puwb o'r Saint yu i.»ch, uc yn abl rbodio ar r 



31*2 


ÜDGORN SEION. 


dt*ck. C.uìwyd cynghor yn y prydnawu am ddau, er dysgu y 
twyddogion ynghylch eu gwahanol ddyledswyddau 

— 25. Tywydd teg, gwynt o*r N.E. Llong yn niyned ina 10 
milltir yr nwr. Yn y prvdnawn gwelwyd dwy o’r ynysoedd gor- 
llewinol o'r env Pigo a Florence. Cafwyd ychydig o wlaw yn y 
prydnawn. 

— Tvwvdd teg, gwynt o’r E N T .E. I.long yn mvned tua 
10 milltir vr nwr ; pawb o*r Saint wrth eu hoild, yn myned yn 
mlaen vn gyflym tu i Sei«»n. Pawh yn goìchi o flaen eu gwelyau. 

— 27 (Sul). Tvwvdd leg, gwynt o’r dwvrain. í.long yn myned 
tua 10 milltir yr awr. Cadwyd cwrdd cymundeb am 1 I y horeti, 
a phregethu ani hanner awr wedi dau yn y prydnawn, a chwrdd 
gweddi am 7 yn yr hwvr. I’awh wrth eu hodd, yn tnwynfcau 
cvÖuwnder o Ysbryd Duw. 

* _ 28 Tywydd teg, gwynt E.S.E. cryf; llong yn myned tua 
12 milltir yr awr yn vr hwyr. Tywydd gwlawog 

— 29. Gwynt cryf o’r deau. Cawodydd o wlaw Cadwyd 
cwrdd Saint yn yr hwyr ; pawb o’r Saint yn parhau mewu undíb 
a chariad. 

— 30. Tywydd teg, vchydig o wynt N W. Haul yn wresog, a 
phawb o’r Saint ar hyd y deck. Gwynt <»’r gogledd yn y prvd 
uawn, a’r lloug yn mvned tua 7 milltir yr awr. t ynnaliwyd 
cwrdd Saint yn yr hwyr gan y Sai-son. 

— 31. Tywydd teg, «wynt n’r N N E., a’r llong yn myned tua 
8 milltir yr awr. ('ynnaliwyd cwrdd pregelh yn inblith y Cymry. 

Tachwedd I. Tywydd tegi gwynt o’r N.E„ a’r llong yn myned 
tua 9 niilUir yr n«r. Ara 7 vn y horeu, hu farw Edwaid, mah 
lìaniel FyV a p s , Hirw aen, vn 28 mis oed. a chladdwyd el yu v môr 
tua hanner dydd, tr«y ddarllen a gweddio gan Johu Morris, 
Cynnaliwyd c«rd<l pregethu yn yr hwyrgan v Saeson. 

— 2. Tywydd teg, gwynt cryt o'r S E , a'r llong yn myned tua 
12 milltir yr awr Yn yr hwyr gwynt cryf, a gwlawog. 

— 3 (Sul). Tywydd teg. gwynt o'r S.W. C\nnaliwyd cwrdl 
Saint, a rhanwyd vr ordinhad, am 1 1 y horeu, o dan y deck ; a 
phregethwyd ar V deik am hanner awr wedi dau, a chwrdd gwe-ldi 
ara 7 yn ỳr hwyr. Pawb o’r Saint yn parhau mewn undeb, a 
chariad, a chydweithrediad. 

— 4. Yohydig o wynt, a chawodydd o wlaw trwy y dydd. 
Riioddwyd y bwyd allan 

— 5. Ychydig o wynt N.E. Tywydd teg, ar haul yn twymno. 
Cv minerais svlw o’r haul heddyw, a cljefais ein lle lred vn 24 
gradd 55 eiliad. Pawb o’r Saint yn iach; y gorchwyl gwaethaf 
svdd genym yn bresennol, yw trin hwyd. 

— 6. Tywydd teg, gwynt o’r E.S.E., a'r Uong yn myned tua 10 
milltir yr a\\ r tua plien ei gyrfa. Cymmerais sylw o’r haul 
heddyw, a cheí'ais ein Uedred yn 24 gradd ö eiliad, gogledd.^ Cad- 
wvd cynghor am ddau yu y prydnawn, a chwrdd Saint i’r Saeson 
b m chwech vn vr hwvr. 

— 7. Gwynt o’r S.S E. Tywydd teg, a’r llong yn myned tua 



ÜDGOBN SEIOW. 


313 

ỳ milltir yn yr awr. Pawb o'r Saint yn iach, ac yn parhau rocwn 
undeb a chariad. Yr oedd ein lledred beddyw yn 21 gradd 26 
eiliad, gogledd, a iiydred yn 66 gradd 21 eiliad, gorllewin. Cyu- 
naliwyd cwrdd pregethu yn yr hwyr. 

— 8. Gwyut o’r S.S.E. Tywydd teg, a’r llong vn myned tu» 
9 milltir yr awr, Ara hanner dvdd, gwelwyd St. Domingo, aef 
uu o’r West India Islands ag sydd wedi ei pherchenogi gau y 
Negroaid. Nid ydym ni yu myned yr un ífordd ag yr aeth Capt. 
Jones, sef heibio i’r Hole in the Wall, o herwyd«l fod y dwfr yu 
fach y fFordd hono. Mae y flordd hou yn gwneuthur y dailh tua 
800 o filitiroedd yn hwy na’r tfordd yr aeth y Captain. 

— 9. Gwyut ysgafn o’r S.W., a’r llong yn myned tua 10 niilU 
tir yr awr, lieibio i’r tu gogleddol i vnvs St. Domingo. Pawb yu 
mwynhau iechyd, o«ldieithr dau neu dri o hlant bychain, 

— 10 (Sul). Tywydd teg, a’r gwynt o’r E N.E. Am 5 yn y 
boreu, bu farw CatbMiine Morris, llysferch William TIioiums o 
L lanelli, yn flwydd oed, a ch.uüd«yd hi yn y mùr am ddeg o*r 
gloch y boreu, trwy ddarllen a gweddio. Cadwyd cwrdd Saiot 
am 1 I, a phregethu am hanner awr wedi <lau,achwrdd gweddì 
am saith. Treuliwyd y dydd yu gysurus, a phawb o’r Saint yn 
parhau mewn uudeb a chariad. 

— 11. Tywydd teg, a'r gwvnt o’r E-N.E, Llong yn mvned 
tua 10 milltir yr awr. Am wytli yn y boieu, yr oedd Cape Mais, 
y rhan ddwyreiniol o ynys Cuba, yn cyíeiiio i’r gogledd, tua Iti 
milltir o ffordd. 

— 12 Tywydd teg, ycbydig o wynt, a’r haul yn twymno yn 
gryf; a’r llong yn hwylio lieibio i’r tu deau i Cuba. Cafwyd 
hwyl wyut lawr i’r after hatch. Cynnaliwyd cwrdd Saint yn \r 
hwyr, 

— 13. Tywydd teg, ychydig o wynt, a’r haul vn twymno yu 
gryf. St. lago de Cuba yn cyfeirio N.E, tua 13 o filltiroedd, 
Am ddau yu y pry«inawu, cynnaliwyd cynghor. Am dri, bu farw 
Sarah Ann Jane, merch William ac Ann Probert, o gangen Vic- 
toria, Myuwy, yn fiwydd a deg mis, a chluddwyd hi yn y raop 
trwy ddarllen a gw ? eddio. Cynnaliwyd cwrdd Saint gan y Saes«»u 
yn yr hwyr. 

— 14. Gwynt cryf o’r N.N.E. Tywydd teg, a r llong yn 
myned tua 10 miìltir yr awr heibio i’r tu deau o Cuba. Cynnal- 
iwyd cwrdd pregeth yn yr hwyr. 

— 15. Tywydd t« j g, ao ychydig o wynt o’r N.E. Tir Cuba yn 
v golwg. Cyunaliwyd pregethu gan y Saeson yn yr hwyr. Atn 
8 o'r nos, yr oedd Cape Autonio, neu ben Cuba, yn ryfeiiio i’r 
gogledd 8 milltir o ffordd. 

— 16 . Tywydd teg, ac ychydig o wyut. Y'n y prydnawn, ych- 
ydig o wynt yn e : n herbyn. Pawb yn mwynhau iechyd. 

— 17 (Sul). Gwynt cryf, N. N. E , a’r môr yn lled arw. Llawer 
o’r Saint yn glaf o glefyd y môr. Cynnaüwyd cwrdd gweddi am 
J 1 y boreu, a chw rcld gweddi am 6 yn yr hwyr ; methwyd cyu% 
pal cwrdd Saint u berwydd y tywydd. 


l'UÄORN SRION. 


J4Ì 

— Ift. teg, gwynt o’r N.K. Pftwb yn iach a chysurus. 

Rhoddwytl allan y bwyd yn y prydnawn. Gwynto’r E.S.E. 

— 19. Tywydd teg, gwym o'r deau. 

— tìü. Gwynt cryf, S.W. Gwlaw yn y boreu. Am ddau yu y 
pryduawn, cnlwyd golwí» ar v tir, seí yr entrance dwyreiniol i 
ÍS'ew Orleans. Am 3, daeib y Pilat i’r llong, ac am ddeg o’r nos 
pollynpwyd yr anghor tu faes y bar. Ganwyd mab i Jolm 
Treharn heddyw. 

— 21. lywydd hyfryd, gwynt o’r gogledd Am 9 y boreu, 
daeth yr agerfud i gyfarfod a ni, a thynodd ni lawr ar y bar. Aiu 
I I, daeth dau auerfad, a thynwyd ni dros y har a gollynjíwyd yr 
angor tu fewn y bar, ac yua aèth yr aRerfad yn ol i ymnfyn llong 
arall, a chafwvd mae y u James Pennelt" oedd l»i. Vr oedd wedi 
bwyJio o Liyerpool a llwyth o Suinl ar yr ai) ddvdd n Hydref, 
ac yr oedd we<li c:ir*l tywydd garw iawu. nes colli dau o’i hwyl- 
breuau, a'r llall wedi springo. Yr ydym yn cael ein llusgo i 
iyny gan yr agerl'ad — Nid ydym yn dewis < nniuoJ e.iu tfyddlon- 
óeb ein hunaio ; ond yr ydym yn dywedyd hyn. na chafodd uu 
cwmpeini o’r Saint a ymludodd o’n blaen gystal mordaith a»; a 
gawsom ni, nae nior «ytìvin ychwaith Y niae genvm ô wythn«»s 

0 fwyd heb ei gae-1. Bu ü íarw y n y ** Jatnes Peunelì, ’ sef 2 
inewn oed, a 3 o blant. 

— 22. Am ddeg o r glocb v boreu cyrhaeddasom Ne.w Orleans. 
Aeth y brawd Morris a ìnirnau gyda y brawd C’uiler, a chytun- 
RMorn am agerfad i fyned a’n cwinpeìiii ni a’r Seismi a ddaetii efo 
v “ James Penncll,” i St. Loui.s, am 2 dcloiai' neu Ös. 4c. yr un. 
Yr oeddem oll yngliylch 300 o rife- ii. 

— 23 Pawb yn*ddiw\d yn parotoi erbyn y deìo’r agerfod, 
\ r v d v m yn ei ddysgwyl mw ddeu«*deg o’r glocb >n gyloclirog a r 
Jlong, in cymniHryd ni a'n lienido i lewn. Yrydyn» ni oll fel 
4Jvmrv yn nn ued i St. Louis. ^ mae pawb o’r brodyr wedi bod 
v n haeiionnus i’w gilydd, ac yn cyiinorthwyo y ,r!iai tlodion iel 
v galloro oll fyned gy'da’n gilydd. Mae pawb \n parhau i mewn 
iirideb a cliarind, a thrwy hyuy y mae pob petii >n cydweithio er 
Ur*s, ie, vn llawer gweíl na’n dysgwyliad. 1 r yd \ m oìl \n cofio 
atoch chwi, \ ngJiyd ug at yr lioi) Saint. 1 r ydym yn parhau 

1 weddioar i bduẁ agor y ffordd i fiìoedd o’n cyd -ene«ll ì ddyfod 
ur em Jiol. Golieitliiaf yr esgusodwch ly anledrusrwydd \n \s* 
griieiiu; yr wvfvn ddiwyd gyda'r luijtjaye, ac inae i amser yn fyr. 

Da VID Eyans. 

Anwyl prawd Davis, — Yn gymmaint a bi>d v ilythyr uchod yn 
jc-ael ei ddanfon yn Gymraeg. ni*l oe«*dem yn gweled un «iyben i 
ysgHfenu un arall yn Seisueg, gan i bawb gael eu boddtoni 
\n v Uywyddiaeth ; a phawb yn inwynhau bendithion nyrnas 
Dd u w. Yr oedd yn ddn i'r Saiut l’od Dalydd Evans ganddynl, a 
rhoddasant arwydd o ddiob-ligarwch iddo am ei ddai«>m tuag at- 
yijj. a i garedigraydd yn gwnent; ur ei oreu drostynl. 

Yr eiildocli yu y gwirione.dd, 

JtHJN MugglS, 



ÜDGORN SEION. 




COFNODION CYNN ADLEDDOL. 

SIR DDINBYCH. 

Cynnaliwyd cymmanfa y gymmdledd hon, yn Nghapel y Saicl, 
yn Abergele, ar y I7eg o Dachwedd diweddaf. Galwyd am gyn- 
nrychioliad pedair o gangenau, a chyunwysent 10 o heuuriaid, 
14 o ofleiriaid, 6 o athrawon, a 5 o ddiaconiaid ; 12 wedi eu bed- 
yddio er y gymmanfa o’r hlaen ; cyfanswm, 151. Sefydlwyd 
dwy o gangenau, un yn Llanddoged, a’r llall yn Llandudno; a 
John Davies yn llywydd ar y blaenaf, ac Isaac Morris yn llyw- 
ydd ar yr olaf. Cymmeradwy wyd dal i fyny awdurdodau Eglwya 
lesu Grist fel arferol Cawsom gyfarfodydd buddiol i'r Saint ac 
i’r hyd, ac yr oedd y capel yn llawn, ac amryw allan, trwy y 
cyfarfodydd. — Cynnaliwyd cynghor dranoeth,yn yr hwn y rhodd- 
wyd amrywiol o addysgiadau buddiol ac effeithiol er ymledaenu 
gwybodatth y gwirionedd trwy lylrau a phregethu, gan y llyw- 
ydd ac henuriaid ereill — John Parry, llywydd ; Hugh Morris, 
ysgrifenydd. 

SIR FEIRIONYDD. 

Cymmanfa drimisol y gyunadledd hon a gynnaliwyd yn Har- 
lech, ar yr 8fed o Ragfyr. Cynnrychiolwyd chwech o gangenau, 
yn cynnwys 17 o henuriaid, 2 o offeiriaid, I athraw, a 2 ddiacon ; 
bedyddiwyd. 5; torwyd allan, 4; ymfudodd, 2; cyfansnm, 72. 
Dewiswyd David Roberts a Thomas Huglies i fod yn gynghorw vr 
i’r Llywydd Wm. Evans, a phenderfynwyd lod John Evans i fod 
yn henuriad teithiol, ac yu llywydd ar gangen Towyn. Anercli- 
wyd y cyfarfodydd yu etìeilhiol gan y gwahanol henuriaid. — Wm. 
Kvans, llywydd ; James Anwyl, ysgrifenydd. 

SIR FRYCHEIMOG. 

Cynnaliwyd cymmanfa y sir hon yn AberhoDdcîu, ar vr 8fed 
o"r mis hwn, yn Neuadd y Bull Inn, lle y cynnrychiolwyd punjp 
o gangenau, yn cynnwys 12 o henuriaid, 6 o offeiriaid, 3 o ath- 
rawou, a 4 o ddiaconiaid ; bedyddiwyd, 9 ; cy fanswio, 78. Cvm- 
meradwy w vd awduidodau yr eglwys, a chafwyd cyfarfodydd da 
trw v’r dydò, a chynghorion da a llesol gan y Llyw ydd Wm. Phii- 
lips a’r brawd W r . Howells o Aberdar, ac ereill. Sefydlwyd dw v 
gangen, un yn Aberhonddu, a John Jones yu Uywydd, ac un yn 
Llanbedr, a George Byewater yu liywydd. — Jobn Jones, ílywydd ; 
George Byewatcr, ysgrifenydd. 



UIHJORN SEION. 


3-1 Ü 


A M 11 V \Y I A E T II A U. 

Rhagfyr. — I lwn vw y mis tywvllaf <»’r flwyddyn, eîtlir uid ỳr 
OBi'ttl'; cyl'aitaledd cyrtredin y tymheredd yw 4<) o raddau. Mae 
y coedydd yn awr wedi eu noethi yn llwyr, ac yu íynycli deugys 
y ddaear orchudd o eira, er mai anaml y inae rhew caled yn 
Rhagfyr. Yn nghanol yr holl amddifadrwydd liyu, mae y pin. 
wydd a choedydd byth-wyrddion ereill yn parhau i loni y llygad. 
Mue v rhosyn etto yn parhau i ílodeuo, a dynion yn siarad aiu y 
flwyddyn newydd. 

Piuodi. — Dywedai un Malouv mai y rheswin a feddai dros 
heidio priodi oedd, o herwydd nad oedd ei dŷ yn ddigon niawr i 
gynnwys y caulyniadau. 

Pahyüdiaeth. — Mae y l*ab wedi gorchymyn rhanu Prydain 
yn esgobaethau ac arche9gobaethau, a rhyfed l mor anfoddlawn yw 
l»awh iddo. Nid vw hvu ond dechreuad gofîdiau liabel. 

Sefydliad yr Egi.wys yn Italy. — Ar yr 8fed o Fedi diw- 
eddaf, esgynodd Lorenzo Snow, yn nghwmpeini rhai o’i frodyr, 
i beu mynydd tra uchel, ychydig bellder o Lu Tour, yn Italy, er 
selydlu Eglwys Iesu (ìrist yn y wlad hono. Penodwyd y brawd 
li. Snow yn llywydd, a T. B. II. Stenhouse yn ysgrifenydd; a 
phrophwydodd rhai yno aiu y llwyddiant sydd i ganìyn. 

C'alon Dyner. — Mae calou dyner fel y tfrwyth addfed, yr hwn 
sy’n |*1 vgu mor isel fel y mae wrth drugaredd pawh sydd am ei 
dynu, tra mae y ffrwyth anaddfed yn eadw ei hun allan o afael. 

FFARWEL ! 

Dewch, dewch, O Saint, gadawn ein gwlad ar ol, 

A thrwy ffydd liwyliwn draw ; 

Bod yma’n hwy mewn trais sydd weithred ffol, 

Tra mae gwlad well gerllaw : 

’Rym ni yn myn’d trwy rwystrau lu, 

(Jan’s Duw yn galw arnom sy ; 

A’u gwaith yn awr yw rhoi ti'arwel, 

O tfarwel ! O ti'arwel ! 

Mae Seion draw yn hyfryd wiad i fyw 
Tr holl Saint calon bur ; 

Mae’n bryd i flbi o wlad dialedd Duw, 

Lle dttw’r farn cyn bo bir ; 

Am liyny flown ar frig y dòn, 

'I’rwy nerth ein Duw a’n gwedd yn llon; 

Ac àwn dan ganu r guir tfarwel, 

Offarwel! O ffarwel ! 


JOHN U A V [ S , A R i . II A !■ K V Ü I) , MfcRTHYR-IŸ UF 1 1.. 



UDGORN SEION, 


NEU 


SEREN Y SAINT; 


YN GYNNWÍS 


EGWYDDORION « GORUCHWYLIAETH CYFLAWN- 
DER YR AMSEROEDD, ,, 

UEWN 

TRAETHODAU, LLYTHYRON, HANESION, 
PRYDYDDIAETH, &c. 


" Nyni a iacliasom Babilon, ond nid aetb bi yn iacb ; gadewcb bi, ac awtt 
bawb i’w wlad : canys ei barn a gyrhaedd i’r nefoedd, ac a ddercbafwyd hyd 
yr wybrau,”— Jer. li, 9. 

* f Dring rbagot, yr efeugyles Seion, i fynydd ucbel.”— Esa. xl, 9. 

CYFROL III. 


MERTHYR-TYDFIL: 

ASGUAFFWYD, cyhoeddwyd, ac ar werth gan J. DAVfS, 

HEOL JOHN, GEORGETOWN. 


1851. 



nÙJ'MB ,-.W V- OO'OA 


ì î 

• > 'r 1 




,i ii ú/ • ■; " / Vv';í>,<;j.r/{ ) ; 

'•'■,( UIHíýlrlJWA ÚI.'Í. CÜO ,. 




* V' >> - • 


■; ,■ ■ < • i-i. • /<i vji*f 

i ■ . 


ri tiù Vi , f • 'i : ' l íTîí • fiî.’ h , **> , :í *' r 1 J »'• 'V, 

2 f(«( h/’oìiid . *!r> /; n .**.•>*:• •«•*>*)' . 4 • . j ». n tfo 1 1 ■• **•:> • « i \i- ; 

; , .*'*a ä! ì -’V. f î.i i ,ì J ,u {i^ <’-'*5 1 f ‘ 


.«) " ( /, '\’.f i»| ií Ûfi'.ìí i 


..ii i ■ . • j 


* ’í’.'îî >.*•:» if i» < 


' /ríT /ifUTUiW 

:’* ’ •^•. ' 7 . '• *# • . 

•^•7àO j. HT.T^ //' J|* 7h . ;m r! , '('Y ) >< HA-IO l 

* ì k vm jI JOali’ 


. , i < , , i V» ^ l 


. . '■ » ' ■ • i ' V < ■ • i/ 


RHAGYMADRODD. 


Anwyl Ddarllenwyr, — Mae y drydydd gyfrol o’r Udgorn yn 
awr yn eich dwylaw, a gellwch fwrw eich golwg drosti i weled ei 
chynnwysiad, fel nad oes aclios eich bysbysu yn y Rhagyniad- 
rodd. Cynnwysa lawer o bethau gwerthfawr iawn, o waith apos- 
tolion a brodyr teilwng ereill, y rhai a fyddant yn werth eu 
darllen llawer gwaith drostynt. Mae y üwyddyn hon wedi bod 
yn un neillduol iawn yn hanes y byd, ac yn hanes yr Eglwys 
hefyd. Ynddi yr adeilad wyd y Palas Gwydr, yr hwn a fu yn 
ddrych i genedloedd y ddaear, i weled gorchestion eu gilydd ; ac 
ynddi hefyd y cyhoeddwyd llawer o air Duw i wahanol ieithoedd 
y byd. Dyma y âwyddyn yn yr hon y canfu y Cymro yr “ Ath- 
rawiaeth a Chyfammodau” yn llawn, ac oddeutu hanner “ Llyfr 
Mormon, ,, yn iaith ei fam. Hefyd,dyma y flwyddyn y profas- 
om ninnau fwyaf o gyfrifoldeb yn ein bywyd, ac y teimlasom 
fwyaf o faich ar ein hysgwyddau ; a’r Arglwydd yn unig sydd 
wedi ein dal i fyny. Diolchwn i’n Duw am ei fawr ddaioni 
tuag atom ni a thuag at y Saint; a diolchwn hefyd i’n dosparth- 
wyr a’n gohebwyr ara eu llafur diflino gyda’r Udgorn. Erfyn- 
iwn barhad eu llafur y flwyddyn nesaf etto, fel yr udganom yn 
liwylusach nag erioed, ac fel y caffo y Saint eu hadeiladu, a’r 
byd ei oleuo, Gweddiwch drosora, frodyr, a cbynnaìiwch ni 
trwy eich ffydd ; a’r Arglwydd a’ch bendithia chwithau â rhoddion 
y nef. 

Eich ufydd was yn y gwirionedd, 

John Dayis, 


Rhagfyr 24, 1851. 



CYNNWYSI A D. 


T1!D. TUD 

Adolygiarl 282, 203 Gwapríd Gystuddiol 38 5 

Acrostic 132 (;uirionedd J-U. 

Aml-wreigiaeihy Mormoniaid 306, 362 Gwledd y Saint yn Llundain.... 2M 


Amrywiaetbau,&c.(yii mbolirüif.) — 
Anerdiiad at y Saint yn Mluyd- 

ain Fawr 37C, 399 

Anercliiad O. Hyde 181 

Auercbiad Blynyddol 5 

Anerchiadyr Apostol J.Taylor at 

y Saint cymreig 7 

Angliysondeb Atli. a CliyT., Llylr 
Monnon, a’r Beihl 271. 279, 304 
Ar Farwolaeth J. H. Flanigan.. 336 
At Ddosparthwyr. Ilerhynwyr, a 


Darllenwyr >r 384 

At Olygyrld *‘ Udgorn Seion”.,.. 153 
At yr holl Saint trwy Brydain 

Fawr a'r Iwerddon 51 

At Grislionogion 69 


At Lywyddiou Cymiadledrlan a 

Dosparthwyr Llyfran 113 

Atebiad i‘*Dafydd Dweyd-y-gwir” 336 
At Henuriaid Llywyddol a Dos- 
parlliwyr 1 lyfian yn Mbrydain 165 

Atyr Eglwysi 193, 243, 320 

Attodion, &c 218 

Athrawiaetli Cythieuliaid ...... 258 

Awgiymiad i’r Saint, &c 114 

Awyrgylch Moesol 114 

Bedydd 267, 362 

Bedyddiad Dau Wemidog 111 

liedýddio dios y Meirw 202 

Breuddwyd 108 

Càn Newydd 195 

Cofnodau Cynianfa yn y Dy (ìryn 245 
Cofnodion Cyininanfa Gylfredinol 
yn Ninasy Llyn Haleu Fawr21, 57 

Cyfleithad Llyfr Mormon 331 

Cyngborion i Lywyddion, &c..72, 151 

Cyngborion i’r Saint 264 

Cymanfa Gy ffredinol Neillduol223 241 
Cymmanfa y Deg-'a thiigain.... 252 

Cwyufanan ySaint 113 

Dawn yr Ysbryd Glân 27 

Dyfodiad Mab y Dyn.. 309, 325, 341 
357, 373 

Dyfyniad o’r “ Achos Mawr 


Cyntaf” 95 

Dyffryn y Mynyddoedd 383 

Dygwyddìad Hyuod 67 

llyledswydd Llywyddion 346 

Dynion wedi colli’r tíordd 287 

Duw Mawr y Sectariaid 35 

Epistol at y Saint a gjtansoddaut 

yr Ynysoedd Prydeimg 405 

Epistol Paul at y Laodiceaid.... 192 

Erlidigaeth yn Tredegar 366 

Fioidd Newydd i Seiou 203 

Gadewch i mi fyn'd 414 

Cair o Ddoethineh. ....... 226, 261 

Galarnad Jeremiah 209 

Galwad Adief M5 


Gwraig— Meistres — Boneddiges.. 339 

Hanes Uhyfel. &c 204 

Hanes Taitli Capt. Joues o Ddinas 
y Llyn Halen. . 197.219 237, 254 

Hau Gweníth 103 

! Helynt yr Eglwys yn Mynwy.... 194 
I llelynt y Samt ar y Cyfandir.... S5 

Heury \Vilkins etto 149 

Hiraeth am Seiou 99 

lacliád Hhyteddol ........ 169 

lerhyd 114 

Llafar “ Udgoru Seioll ,, 162 

Llyfrgell Formonaidd, 47 

Llythr Cnpt. Jonesai W. Plnllips 

a J. Davis 17 

Llythyr o Ddiuas Manti 272 

Llytbyr oddiwitli j. Taylor...... 395 

Lhtliyr-Ysgrifenu 389 

Marwolaeth Paul 225 

Mynegiad y C>nnadleddau Pryd- 

eiuig, Hhng. 1850 19 

Mynegiad y Cynnndleddati Pr>d- 

einig, Meh. 1, 185 1 211 

Myfyrdod ar Seion 275 

“ Nntur Gwyrthmu” 14, 32 

Nodiadau \V. Gibson ar Lyfr 

Mormon 328, 348, 330,?392 

Ocbeiieidiau y Parcli«‘digion .... 369 
Pabam na clmwsai yr Enwadau 
wrandawiad o’u Gweddiau?.. 123 
Pedwer\dd Episiol Cyffredinol.. 53 
Peniiillion ar y 6 fcd 0 Ehrill.... 147 

Pcnnillion 353 

Pwy sydd fwyaf? 101 

Pwy sy'n protFesu Gwyrthiau ? 46 
Pumnied Epistol Cyffredinol 213, 219 

Rliybydd i Lywyddiou, &c 161 

“Seìntiau y Dyddiau Diweddaf 

yn Aberdar 1S4 

“ Sioniiant Mormoniaeth” 135 

Sylwadau yughylch Ymfiido.... 249 
Testamenl y Deuddeg Patriareh 10 
29, 42, 64,73,86, 105, 124, 138, 158 


170, 187 

Trihan i’r Arwydd-geiswyr .... 258 
William Tbomas elto 334 

Y Daith o’r Blufls i’r Dyffryn.. 112 

Y“ Gymraes’’ a’r Mormoninid.. 333 
Ymadawiad Orson Pratt 50 

Y Mormoniaid 332 

Ymddyddan ihwng Wesieya Sant 81 

Y Pecliod mwyaf parod 403 

Y Saiut n Seion 294 

Y Saint yn Lluiidain £. 50 

Ysgrepan 277 

Y Tad,y Mab,aT Ferch 51 

Yr Eglwys yu 21 oed 117 

Yr lawn fatli o w’raig 145 

Y 24aiu o Orpheuaf 334 


UDGORN SEION, 

N Eü 

^errn )} «#aínt. 


Rhif. I.] IONAWR II, 1851. [Pris I g . 


YR ANERCHIAD BLYNYDDOL. 

Hynaws Ddarllenwyr, — Wele ni etto yn dechreu blwyddya 
newydd, ac yn eich cyfarch chwithau â “ Blwyddyn Newydd 
Dda bydded i chwi gael derbyn mwy o ddaioni Duw y flwydd- 
yn hon nag a dderbyniasoch erioed; bydded i chwi galenig y 
nefoedd. Ni wna Duw attal bendithion i'r cyfryw o’i blant ag 
•ydd yn Éfyddlawn ac yn cytìawni ei ewyllys. 

Gyda phleser yr edrychwn yn ol ar yr yrfa a redasom er pan 
gymmerasom Udgorn Seion i’w udganu; ystyriwn y ddwy 
flynedd ddiweddaf y rhai meithaf a welsom erioed, nid o herwydd 
ein bod yn blino ar y gwaith, ond o herwydd fod gwaith mawr 
wedi ei wneyd. Gwyddom am flynyddoedd a dreuliasom yn 
nheyrnas y tywylhwch, y rhai a ymddangosent yn fyrion, o her- 
wydd nad oedd craig yno i gadw ein gwaith rhag cael ei ysgubo 
ymaith gan lifeiriant amser. Mae yr hyn a wnaethom yn nheyrnas 
y goleuni yn sefyll ynwefledig, a chyfrifwn amser wrth y gwaith a 
gyflawnwyd. Gobeithiwn yr ymddangosa y flwyddyn hon, a 
blynyddau dyfodol, yn feithach fyth, fel y gallom ddywedyd etto, 
mai da oedd i ni barhau yn ein swydd o wasauaethu ein cyd- 
genedl. Llanwer ein blynyddoedd, nid o fynydau ac oriau, eithr 
o weitbredoedd da, y rhai a fyddant yn weledig pan na fyddo 
amser mwyach. Er troi o’r haulwen yn eütrych y nen, a mesur 
amser dyn; etto, pe na effeithiai gynhesiad y ddaear, a thyfiad yr 
eginyn, ni fuasai ond megys peth na fu. Gweithredoedd Duw 
1 [CYF. III. 



tDGOItH 9EI0». 


yw yr achos fod cofla ara y saith dydd cyntaf ; hu efe yn íweithicr 
chwech dydd, ac ni hu segu r wrth orphwys y s ithfed, canys efo 
a’i beudilhiodd ae a’i santeiddiodd. Pan orphenom ninnati ein 
gwaith, fel y gwnaeth Duw, hydd t'in dyddiau wedi eurhifo, a 
chawn fyned i mewn i'r “ orphwysfa sydd etto yn ol i bobl Dduw, 
i'w santeiddio. Hyd byny, byderwn y tystiolacti.a Ysbryd Duw, 
ar ddiwedd pob dydd, wythnos, tnis, a blwyddyn, ura bob gweith- 
red o’n heiddo, mai da yw, fel y caffom Sabboth dragywyddol t 
orphwys gyda'r Arglwydd. tynnalied y Duw tragywyddol ni 
yn ei law gadarn ; a chan ein harwain,.arweinied ni tra yn tywys 
ei blant ar hyd llwybr cadwedigaeth. Ein cri ni a hwythau 
fyddo yn esgyn i’w glustiau yn barliaus, ac yn cael gwrandawiad, 
fcl y byddo genym Un i ymddiried ynddo yn ngwyneb pob 
amgylchiad. Efe yw ein Duw ni, ac nid oes debyg iddo ; ara 
hyny, molianner ef yn ngbynnulleidfaoedd y Saint, a pharcher 
hyd y nod ei weision lleiaf. 

Hyd yma mae y Saint yn parhau gwrandaw ar ein llais, a* 
yn ymborthi ar y bara a gy franwn ; canys y maent yn ymwyb- 
odol y deillia o’r un lle â bara y lleill o'n brodyr yn yr offeiriad- 
aeth. Cawn etto wneyd ein goreu, tra y byddnu yn ein swydd, 
er gwasanaethu ein darllenwyr á'r pethau goreu a allwn gael, fel 
y caffont eu liadeiladu yn mhoh peth. Ar yr un pryd, gofaled y 
Saint i heidio gwraudaw ar yr eneidiau bychain, pa rai a oddefir 
gan Dduw yn yr eglwys, am eu bod yn rhy ddiwerth i’w damnio; 
y rhai, ped eleut i uffern, ni wnelai neb eu harddel ; ac am hyny, 
cedwir hwynt yn yr eglwys i herffeithio amynedd y Saint. Bydd 
pawb a ddylanwado yn erbyn yr ymdrechiadau a wneir er taenu 
gwybodaeth o’r efeugyl yn mhlith ein cenedl unwaed, yn gwrth- 
wynebu llywodraeth Duw, a cheir y cyfryw yn fuan yn amddifad 
«’r Dyddanydd arall ; yr hwn, pan gollaut, a’u gadawa yn ddyn- 
ion gwenog, anmherthynol i ni, a rhwydd eu hadwaen. Gocheler 
bleiddiaid a gau-atbrawon, canys byddant yn ymlwybro yn 
ngwisgoedd Saint. Ein gwaitl. ui fydd rhybyddio, a chael gan 
ein darllenwyr i ddal yn graff ar yr hyn a ysgrifenwn o bryd i 
bryd, Na fydded i ni gael ysgrifeuu i neb yn ofer; y 



ÜOGOaN SClONi 


7 

bvüy yo ein digaloni, ac yn ein gwanhau ; dysgwyliwn i’r cyfan 
piel ei ddarlîen yn amserol, a thrwy liyny gallwn fod o wasan» 
aeth i’r cnwad neiliduol y perthynwn iddo. 

Erfyniwn rnn yu ngweddiau ein brodyr oll, ar i ni gael nerth 
Duw eleni etto i udgami yr Udgorn yn fwy effeithiul nag erioed; 
ä thaer ddeiiyfwn y gwna’r Saint eu goreu i agor íîordd i ni 
fyned trw v bob cwr o Waìia. Rhowch i ni help llaw undeb, a 
nyni a gytìawnwn orchestwaith ; caiff ein sain dreiddio drwy bob 
cwr o’r wlad, a phob dyn ei rybyddio i ffui am waredigaeth yn 
Seion. Mae ein cenadwri ni at y genedl Gymreig, ac yr ydym 
yn chwennych ei hacliub. Danfonwyd ni i udganu yn iaitli ein 
mam, yr hon yw iaitli gyffredinol y wlad-ç a phwy Ddic Shon 
Dafydd a ymdrecha ein lìuddias ? Ai rhywun yn meddu Ysbryd 
Duw ? neu rywun ag sydd yn gulygu acbub ei genedl ? Mae 
modd i’r Cymry oleuo eu cymmydogion Seisnig, heb fod yn 
nwyddusi adaei eu hunain heb ddim. Gwnewch dda i bawb, ond 
yu neillduol i’ch brodyr unwaed. Peidiwch diystyru eich iaith, 
serch eich bod yn medru siarad ycliydig Saesneg, ac wedi bod yn 
Lloegr; cofiwcli fod Duw yn deall Cymraeg, a bod miloedd etto 
o’r Cymry i alw ar ei enw, ac i gael eu bacbub. Ac os ydym ni 
wedi ein gosod gan apostolion Duw, i gyhoeddi ei air yn Gym- 
raeg, dylai y Saint Cymreig a Seisnig yn Nghymru, ein cefnogi 
yn ein gw’aith. 

Bellach, dymunwn fendith Duw ar ein holl ddarllenwyr, a’i 
Ysbryd i arwain y Saint i weithredu yn unol à’i ewyllys, fel y 
byddont yn teilyngu dyrchafiad yn ei deyrnas, Felly y dy wedwn } 
* hyny yn enw Iesu Grist. Amen. 


ANERCHIAD YR APOSTOL J. TAYLOR AT Y SAINT 
CYMREIG. 

AT 0LYGYDD ÜDGORN SEION. 

ánwyl Syr,— Dyma’r drydedd waith i mi ymweled â’r lle hwn, 
a rhaid i mi ddweyd i mi gael fy moddloni yn fawr yn ystod fŷ 
arosiad byr, wrth weled yr onestrwydd, symlrwydd, ffyddlondebj 
gwr esogrw.ydd, a’v haelioni a ddangoswyd gan y Saint Cymreig 



CDGORN SBIOÎf . 


S 

y cefais y pleser o'u gweled ; ac oni buasai y «lyledswyddan ereiil 
sydd yn gorphwys armif, buasnn gyda phleser yn yonweled â’r 
boll Saint trwy eich tywysogaeth. Fel y m.'ie, rhaid i mi gael fy 
amddifadu o’r pleser hwnw, ac ymfoddloni ar eu banerch ag 
ychydig o linellau trwy gyfrwng eicli cyhoeddiad. 

Dyben yr anerchiad hwn yn yr amser preseDnol, yw rhodd* 
ychydig o oleuni ar bwnc ag yr ymddengys fod ychydig o gam- 
ddealltwriaeth yn ei gyich. Pan ddaeth y brawd Henshaw í 
Gymru, fe ddysgodd i’r bobl nad oedd y Saint yn pregethu an 
gyflog, nac yn duwinyddu am ariati, yr hyn sydd yn eilhaf gwir; 
oblegid y mae dyben mwy mewn golwg ganddynt na budr 
elwa. Eu dyben hwy yw dysgw egwyddorion pur y gwirionedd, 
cylioeddi yr efengyl dragywyddol, a gwneuthur yn hysbys yr 
egwyddorion gogoneddus a fwriadodd Duw er iacbawdwriaetb y 
teulu dynol. Oud tra y maent wrth y gorchwyl pwysig hwn, y 
mae vn rhaid iddynt hwy a’u teuluoedd gael eu cynnal. Nid yw 
yr henuriaid, pan yn dechreu pregethu, yn myned yn fodau 
ysbrydol ac awyraidd, na’u teuluoedd ycliwaith; mae yn rhaid 
iddynt, fel ereill, gael rhywbeth i gynnal eu teuluoedd; a thra y 
byddont hwy yn gweinyddu i chwi mewn pethau ysbrydol, ma® 
yn iawn i chwithau weinyddu iddynt hwythau mewn pethau tym- 
morol. Yr wyf yn ymwybodol y gall yr lienuriaid feio eu hun- 
ain i raddau mawr o achos hyny. Pan ddaeth Capt. Jones i 
bregethu yn eich pìith, cyhuddwyd ef gan ei elynion o geisio 
arian y bobl y pregethai iddynt; ac er gochelyd y cymmeriad 
hwnw, ac yutau hefyd yn feddiannol ar ysbryd annibynol, fe red- 
odd i eithafoedd yr ochr arall, yr hyn oedd â thuedd ynddo i gam- 
arwain llawer o’r henuriaid ereill. Pa beth yw y canlyniad? 
Mae llawer o bobl yn tybied nad oes eisieu cynnaliaeth ar yr 
henuriaid. Ond a ydyw hyn yn wirionedd? Nac ydyw. Ma« 
yn rhaid iddynt, ynte, naill ai cael modd eu hunain i’w cynnal, 
bod heb ddim, neu gael eu cynnal gan haelioni personol; a chan 
mai ychydig iawn sydd yn gallu cynnal eu hunain, inaent o gan- 
lyniad yn cael eu gorfodi i ymddibynu ar yehydig o gyfeillion, 
haelioni pa rai sydd yn caei ei drethu yn ormodol, neu fyned heb 
ddim, yr hyn sydd yn eu gosod mewn sefyllfa lled gyfyng. Ond 
efallai y gofynir, a ydych chwi yn beio y bobl ? Nac ydwyf; 
eithr beiaf yr henuriaid am ddysgu y fath egwyddorion, ac y 
«cnt hwy yn dechreu teimlo effeithiau eu ffolineb, a chael allan 



UDGOttN REION. 


naJ allant borthi na dilladu eu hunain a’u teuluoedd ar awyr. 
Ond a ydynt hwy yn rnyned heb ddira ? Na, eithr y raaent yn 
agored i lawer o gyfyngderau, ac yn yraddibynu ar nifer faah 
iawn o gyfeillion, haelioni pa rai a drelhir yn ormndol ; tra y 
gellid, pe rhenid y baich yn gyfartal,ei wneyd yn betli rhwydd i 
bawb. Yr wyf fi yn llefaru yn eofn ynghylch y pwnc hwn,canys 
y mae pawb yn gwybod nad yw hyn yn perthyu dim i mi, gan fy 
mod yn llafurio yn Ffrainc. Ond, ai nid ydych cliwi yn myned 
heb bwrs nac ysgrepan ? Ydwyf; etto y raae’r Arglwydd yn agor 
y ffordd o’ra blaen yn barhaus, ac yr wyf wedi cael fy niwallu o 
bob peth ag oedd arnaf eisieu, raewn arian a dillad. Ond pa fodd 
yr oeddech yn eu cael P Yn gyffredin yr oedd y Saint, trwy 
wybod ara fy sefyllfa, yn diwallu fy anghenrheidiau ; ac yn fyn- 
ych y mae pobl heb fod yn yr eglwy6, wedi fy niwallu. Ond fe gefais 
i bob araser fy niwallu, ac felly y mae eich henuriaid chwithau 
wedi cael. Yr wyf fi wedi bod yn cael £20 neu £40, ar yr un 
pryd, gan yr un person ; ond yr ydych chwi yn gytfredin yn 
dlawd, a phwy a all hebgor liyny ? ond yr wyf yn sicr na ewyil- 
ysiech chwi i’ch henuriaid ymddibynu ar y byd. Pan fyddo 
henuriaid yn aberthu eu holl araser at y weinidogaelh, rhaid 
iddynt gael eu cynnal; a gellir gwneutliur hyny yn rhwydd trwy 
gydymdrechiad, a dira neb yn cael ei niweidio. Gwnaed y dia- 
coniaid, ynte, eu dyledswydd, gan ddysgu yr egwyddorion hyn i’r 
rhai hyny ag y mae Duw wedi eu gwneuthur yn arolygwyr 
arnynt; a boed i’r holl henuriaid daflu eu ffolineb o’r neilldu, a 
chynnorthwyo y diaconiaid yo eu hymdrechiadau ; ac yr wyf yn 
sicr fod ysbryd haelioni yn rahlith y bobl, yr hwn a fydd yn ateb 
i’w galwadau, ac yn eu cynnorthwyo yn eu cyfyngderau. “Undeb 
yw nerth,” a’r hyn sydd yn anhawdd i ychydig sydd yn rhwydd 
i lawer. 

Dymunaf sylwi fy raod yn eael fy moddloni yn fawr yn Llyw- 
yddiaeth Cymru, ac yn y drefn sydd ar bethau. Mae y brawd 
Phillips yn ddyn da, a ; i gynghorwyr yr un raodd ; a gallaf sylwi 
fod gan y brawd Phillips lawer o ymwelwyr o bob cwr o Gymru 
i*w bw)*da, heblaw yr holl draul 6ydd yu myned wrth deithio i 
gyflawni ei ddyledswyddau, yr hyn a raid gael ei ddarparu o ry wle. 
Frodyr, beudithiwch ef ; ac wrth wneuthur felly, fe fyddwch yn 
bendithio eich hunain. 

Djwedaf hefyd wrth y swyddogion a’r aelodau, cynnaliwch i 



jft 


CDGORN S»JOX. 


frny eìcb cyhoeddiad, mor bell ag y mae yn eich galìo, a ehaflTed 
sain yr Udgorn ei glywed o’r gogledd i’r deau, a’i ddadseinio 
/ynydd i fynydd, a chaffed y bobl yn mhob pentref a thref wybod 
fod Saint y Dyddiau Diweddaf yn byw wrth sŵn y corn. Nid oea 
anghen crybwyll am yr Athrawiaeth a'r Cnfammodau yn Gymraeg, 
gan y bydd yr holl Saint yn ei werthfawrogi. A thra y byddoch 
yn cynnal yr holl bethau hyn trwy eieh haelioni, gadewch i mi 
erfyn rhan yn eich gweddiau ar ran Ffrainc, fel y byddo goleuni, 
gwirionedd, a gwybodaeth yn myned ar gynnydd, a gallu Duw 
yn cael yr oruchafiaeth. 

Gwn nad oes eisieu ond yn unig enwi y pethau hyn, er eu cael 
mewn gweithrediad. Frodyr, yr wyf yn gweddio ar i íendithion 
Duw Abraham, Isaac, a Jacob, eich dilyn o hyn allan hyd byth. 

Yr eiddoch yn y cyfammod tragywyddo), 

Merthyr-Tydjìl , Rhay. 30, 18ól). John Taylor. 

O.Y. — Tra yn sylwi ar y pethau blaenorol, goddefer i mi 
ddweyd, os bydd rhywrai o’r brodyr yn teimlo yn eu calon i roddi 
pump, deg, neu ugain punt, er cynuort'nwyo cyhoeddi Llyfr 
Alormon yn Ffrainc, bydded idcìynt eu danfon i’r brawd Phillips* 
a gwna yntau eu danfou i minuau. J. T. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 
SEF MEIBION JACOB;* 

At yr hwn yr ycìiwanejwyd Eprstol l'aul yr Apostol at y Laodiee- 
auly ac heíyd mcwn perthynas i Farwolaeth l’aul yn Rhujain % 
dan Nero. 

[ Cyfieithcüig o’r Groeg gau y diweddar Barcb. R. Grostbead, esgut) LìdcoIe.j 


AT Y DARLLEN YDD» 

Er ein dedwyddol ddyddiau hyn, Gristion da, dderbyn a mwyn- 
hau mewn raesur, aml, ac amry w weitliredoedd yn gofalu am, ae 
yn tueddu at ddadyinchweliad Belial, a dyrehafiad duwioldeb; 
etto, ystyried liyny yn ddaearol, yw yr achos ein bod ni, filwyr 

• Ar ddyniituiad llawer o’n darllt-nwyr, yr >dym yn c>hoeddi y IJyfr dy- 
ddorawl ticbod >11 >i lli gorn allan «» ben o>ûeitbad C.nnieiu, a ganauii ei 
barhau nes ei goiphemr Mae copi o bono >u y Groei». ar feimwn. > t 
natiariw >n y biifysgol >n Nghaeigrauiu Cawn » > inliui u y Cyuna*-g â’r, 
Saesueg, a gwmijd > diwygiadau aiigbcui beidiol. U>sb\swu eiu buiu aua 
dauo rjurbryd ttio — G ol. 


TJDGORN SEION. 




ysbrydol, yn anfynych yn rhedcp i’r wyliadwriaeth heb alarwm ; 
ini a dybiais yn gymraesur alw arnoch â’r Uyfr difrifol a duwiol 
hwn, a fu yn hir o aniser yn guddiedig yn Hebraeg, ond yn awr 
a ddaeth i’r goleu yn Gymraeg. — Malais yr Iuddewon yn ei 
guddio, o herwydd fod ynddo mor aral ragddangosiad o Gristy 
Gyfiawn, yr hyn <»edd anesmwyth iddynt hwy ; eithr unig raglun- 
iaeth yn ei araddiffyn yn aunhraethad wv, ac yn y diwedd, er mai 
costus fu, etto ffrwythlawn yw'r gosodiad a’r argraffi »d o waitli 
nior deilwng yn ein naturiol iaith eiu hunain. Ysgrifen oreuraid, 
yrhon o honi ei liunan,heb ychwanegu ati haentiailo ddoetliiueb 
ymadrodd, sydd ddrych i dywcsogion, pregethwr i Gristionog- 
ion oll — hardd ddrych i wragedd, i blant, i weiuidogiun, a’r 
cyfryw ; doetli a chymraeradwy athraw, parod i due«ldu at bob 
cyflwr arhenig i briodnliaeth pennodol. Ai tywysog wyt ti ? gad 
i Judah dy reoli ; os meddwl yr wyt ara nertliol wroldeh, mae efe 
yn dysgu gwreidddra; os chwennych cyfiawn lywodraethu yr 
wyt, efe a fynai i ti ochelyd creulondeb; os sycliedu yr wyt ar ol 
arferion y bywyd, mae efe yn cyhoeddi mai gwag-ogoniant, 
godineb, amryfusedd, beiau, gwendid, sydd vn y diwedd yn llwyr 
ddadwneuthur ardderobogrwydd. Gad i mi fyned yn raiaen a 
gofyn i ti gwestiwn; Ai esgnb wytti? Ai gweinidog, pre«;«tl)wr 
o enedigaelh Crist, ei fywyd a’i farwolaeth ? fcdryclì ar i.efi megys 
llusern, ti a fedri ddysgu dy hunan, eithr el'e a fedr dy ddysgu 
di yn well; ydwyt ti yn llefaru wrtli arall, gwrandaw ar yr hwn 
sydd yn llefaru wrth> t ti, mewu perthynas i’tli ddyledsw\dd dy 
tiunan, mor santaidd yw, mor anrhydeddus, ac u.or Jruaned yvr 
ei ddirmygwyr ef. Chwi rieni, edrychweh ar Jac- b, a’r deuddeg 
tadau duwiol ; roewn ams^r a threfn, dysgwch ganddyut hwy 
weddio dros eicli plant, at Dduw trwy Grist ; cymrnerwch addysg 
o’u hathrawiaeth hwy : “Taer weddi y lad dros y plant at yr 
Arglwydd, sydd abeith gyirimenidwy o’i llaen ef; eithr yr h*in o 
ynfyd dostini sydd yn gadael ei blant i’w ihe< laeth eu hunain, a 
gyfritìr gerbron Duw yn enog gyfnnog o’u gyil'a hechudurus 
hwynt :** o ran hyny edrycl.w« h y llyfr liwn, ynnviand« j wch pa 
fodd i’ch dysgu eich htuiaiu u’ch p’ant liefyd ; chwi u «leimlasoch 
eisoes eli y gwr claf, meddienwcli weiiltiaii ddelhd y gwr elaf', i’w 
<3ysgu hwyrit pan yr ymadawech á hwy, a plia leth i’w adael 
iddynt, pan fyddech yn maiw, onide, eu diwedd l.wynt a fydd 
galarus, a’cli diwedd chwithau a fydd galarus drueiri. L'euwch. 
chwi yma, chwi blant y d«laearen, darlleiiwcli a gwelwih yr hen. 
dad bwnw, 11« uben, gyda ei ddaionus frodyr, yn barod ac yn 
union, copiwch allau fendigedig \v yhrau cyfiuwn-’er, a gwrthod- 
edig Iwybrau Lîelial, y naill i’w ochel\d, a’r llall i’wddiìyn; 
A ddechreu di gyda’r hynaf, o herwydd yr lu n oesoedd a ym* 
ddangosodd yn rldoethaf ? Am hyny na sto| ia ghisiinu dv galon, 
«a’th gorlT. rlmg gwrando ar lais rhinwyr mor d«ioeth, ac mor 
felys. O! y rhifedi a'r hyll ymddangosii.d, sydd o r ysbryd- 
âori meirwon hyny, a ìifodd ele mewti trefn, Anlladrwyüd, 
Ceafigen, Glythineb, Gwychder, Baîchder, Gw ag ogoniant, 



12 


ÜDGORN 8EION. 


Anghyfiawnder, Styfnig-anwybodaeth. Y rhai’n oll fel en gwelír, 
ydynt angeuol ; eithr y cyntaf sydd fwyaf ífiaiJd, diwedd yr hwa 
yw dystrywiad y corff <laearol, a'r enaid tratîywyddol ; yr hvrn 
ffynnon a phwll o ddrygioni, os myni ei sychu i fyn y, ymgadw oddi 
wrth feddwdod : na fydded genyt lygad gwaminal, chwannog i 
edrych ar degwch wyneb ; attal dy enau rhag geiriau 
prysur wrth ferched, oni fyni yn y drwg soddi ; yraarfer i lafurio, 
dofa ieuenctyd. “ Myfi yn saethu dr<»s fy inhen fv hun (raedd 
Reuben wrth ei blant) a halogais wely fy nhnd; am hyny nac 
edrychwch ar degwch raerched, na ymfyfyriwch ar eu gwaith 
hwynt ; cedwch eich hunain yu dysgu neu yn gweithio ; gorch- 
ymynwch i’ch gwragedd a’ch merched, yn ralierthynas gwisgiad 
eu penau ; perwch iddynt gospi eu golygon , o herwydd pob un 
ag sydd yn ymddwyn yu dwyllodrus yn y pethau hvny, sydd 
yn nghadw i bocnau y dydd sydd i ddyfod.” Yr hon fuchedd, 
gan fod mor anhawdd ei gochelyd heb gyfiawniad o'r gvfraith, 
a’r gyfraith mewn rhan sydd yn sefyll mewn cariad cyfnewidiol. 
Yradrechwch gyda Simeon, yr ail frawd, i ochelyd Yrarysonedd, 
yr hwn sydd yn dallu y meddwl, yn difa y corff, ac yn annog 
llofruddiaeth, amddiffyniad pa un yw maddeu neu anghofio. 
Cymraer atat lawen bryd Joseph gyfiawu, prv9ur, sefydlog. a 
llonydd feddwl,etto gosod Siraeon o flaen dy lygaid a’i law wyfedig, 
cyfiawn wohr ara y cyfryw bechod, i ochelyd yr holl atìtmyddwch 
a'r drwg hwnw ; cofia Juda, casgl brofiad oddiwrtho ef, Mai pech- 
adurus yw i ddyn ymffrostio yn ei weithreduedd ei hun, yr hwn a 
etíliwio i arall ei drosedd, sydd yn sefyll ei hun raewn lle llithrig : 
Juda edliwiodd i’w frawd hynaf (Reuben)ei odineb, ond pwy yn 
y man a bechodd, onid y cenfigenus a’r chwerylus J uda ? Oni 
thraragwyddodd ele yn ol y cnawd yn nhy y Cauaanead ? Oni 
chyramerodd efe wraig heb undeb ei rieni ? Dau bechod mawr, 
arferedig yn ein dyddiau ni, etto cospwyd y naill bechod â diffyg, 
neu o’r hyn leiaf ag ychydig lawenydd o herwydd plant, medd y 
tì| d Juda y patriaroh ; Á'r llaíl ag anesmwyth berygl o gorff ac 
efiaid, raedd St. Paul : Ain hyny ymgedwch oddiwrth win, a 
chasewoh feddwdod, canys v oyfryw nid y w yn enlìibo, nac yn 
lliwiad i ereill eu pechod ; nid vw yn magu anghydfod, eithr vn 
coíleidio cariad mewn calon syml. megys y tad da Issachar, yr 
hwn erioed nib enllibodd, nid oedd niweidi»»l nac ysgornygus i'w 
gymraydogion, nis bwytai efe ei fara ei huuan heb roddi rhan i’r 
tlaw'd, nis newidiai efe derfynau tir un dyn, eithr yn caru pawb 
raegys ei blant naturiol ei hun. O, na bae i ni, megys ag y dar- 
llenwn ni am hwn, osod allan yr unrhyw yn ein Inudiedd a’n hym- 
arweddiad ; trugaredd a chariad sydd berl gwerth íawr, ceidwad V 
rhai’n wedi ea cyduno a lwydda, eithr os gwasgarant, daw colled.o 
lìerwydd Zabulon sydd yn dywedvd, “ Pan ollynger yn rhydd y 
coed a’r ceryg, y dwfr a olcha ymaith y tal’od;” yr hwn am ei 
drugaredd a’i dosturi, a galodd ei wobrwyo yn rhagorol : chwil- 
iwch ei lythyr cyromuu ef, cyffelybwch ei ragorol gariad ef yti 
dilladu ) uoetli, yn portiii y newyuog, yn cystadlu y dyeithr a’i 



tTDGORl Jir.lON. 


15 


Ifymmydogion : Na adewrh i y(*hryd Dan feddiannu eich r»*’díl- 
yli«u, na adewch i u Igof.iint <■ id nelydlu yu eicii Cikl-*a»u, o 
herw ydd y cyfryw waith gyda thri **'i ddrw« o!f •rvnan ef, vm<*d- 
rodd chwerw, twyll, lUw orthry meJig, yn dwyn lîrw>lh nid 
annhebyg megys y gellwch ddarllen a gweled ; u f\nit ddysgu yr 
union lwybr at y peth yr ydwyt yn ei geisio ? “ I> *y tl'irdd 

sydd fmedd Aser), un yw rhinwedd dda, a’r Ihill yw diy^ioni.” 
Gochel yrfa gyntaf Naphtali, eithr atngyíTred yr ail ; ond yr iiwn 
a rodio yn y ddwy, sydd yn dalln dynion. yn ei dwyllo ei hunan, 
ac yn gwatwor Duw; twyllodrns ddeiliaid pa rai a gâut ddyblu 
eu poenau, y cyfryw yw’r cybyddiou. a’r trug.trog wrth ddrygioni ; 
y cyfryw yw (medd Aser) y rltai a yinprydiant oddiwrth fwyd- 
ydd, ac nid oddiwrth anlladrwydd ; ain hyn, bydded genyt galon 
syml gyda Joseph gyfiawn, bemligedig yr Arglwydd, yr hwn oedd 
wir arwydd o Grist Iesu; ac i’ w gâs y dangosodd gariad ; pan 
felldithid, efe a fendithiai ; pan saethwyd ef drwyddo, ni wtiaeth 
efe gymraaint ag anelu ei fwa; er y mynai ei frodyr ei ladd ef, 
er iddynt ei datìu i’r pwll, er iddynt ei werthu ef yu gaethwas i 
ddyeithriaid, y rhai a gasaent fugeiliaid hvd angeu, gan ba rai t 
filangellwyd ac y cystuddiwyd ef ; etto, pan oeddynt hwy mewu 
ofn, efe a’u cysurai hwynt; pan oeddynt yn raron trengu o newyn, 
efe a roddai iddynt luniaeth; pryd trwy ei awdurdod y gallanai 
efe eu dystrywio, yr oedd efe trwy awdurdod vn eu bamddi- 
ffyn ; ac efe yn arglwydd arnynt, etto yn eu trefnu hwy megys pe 
b’aent well nag ef, — yn frawd iddynt, yn eu cymmeryd megys pe 
b’aent blant iddo, heb sôn ara eu hangbaredigrwydd hwynt ; 
anghofio eu bradwriaeth hwynt, yn gariadus, ac yn drugarog yn 
maddeu eu creulondeb hwynt ; chwi a glywsoch ei gariad ef at ei 
gymmydog, gwrandewch ei ufydd-dod i Dduw. Pan oedd efa 
mewn caetliiwed truenus, a ffrewyllodd efe a chwyddo? Pan 
wnaed ef yn gaethwas, o fab i wr rhydd, a lefodd efe allan yn 
erbyn y nefoedd, ei bod gwedi ei lwyr adael? A achwynodd ef» 
yn ddiamyneddgar yn erbyn cyfiawnder yrArglwydd? Naddo, 
eithr gan ddysgwyl, efe a ddysgwyliodd wrth yr Arglwydd ; a’r 
Arglwydd, yr hwu a ymguddiasai oddiwrtho, a ddangosodd ei 
wynebpryd iddo, ac a’i cyfododd o’r bri gwaelaf mewn edrychiad, 
yn wr rhydd, yn gyfoetliog, yn oludog ddeiliad, yn wr anrbyd- 
eddus, yn rhaglaw ar holl wlad yr Aifft; yr hwn yn ei fywyd a 
gerid gan yr Aitì’tiaid, ac ar oì ei farwolaeth helyd; yr hwn ni 
wnai na chyfoeth na thrueni id»lo ymchwyddo, nac addewidion ua 
bygytbion yr Aifftes buteinig iddo lithro; ar ol ei farwolaeth, nid 
oedd na’r byd na’r c\tliraul, na dichell ddynol, yn gallu |*eri oi 
anghofio ef. O, na byddai i’n gyrfa farwol ninnau ddechreu a 
diweddu fel hyu ; ie, fel hyn, O Arglwydd, diwedded yn d«led- 
wydd. “ Yr ysbryd sydd barod, eithr y cnawd syild nan." Dyeg 
gan hyny wrth Benj miin, fod dy galon yn ennynn, i fod yn 
barod raewn enaid a chorff. “ (Ìadeweh i ni ganmanl (medd y 
pregethwr), gadewch i edrych ar yr nrdderchog glodfawr wyp, wc 
ar genedlaethau ein hynafiaid, o herwydJ llawer o weithredoedd 



14 


UDGORN SBION. 


«ìadfnwr a weithiodd yr Arglwydd ynddynt hwy, nc a ddangosodd 
ei fawr allu er y dechreuad.” Yr hyn wrth ei ystyried, ac yn 
unig am na ewyllysiwn fod dini yn ddiffyg yn y llyfr hwn, a fa'i 
er boddlonrwýdd i ti, mi a dybiais mor addas ddelio â’r tad 
cyfiawn, a’r plant duuiol, o herwydd llunio wyneb yn unig heb 
goi ff, sydd a’i glod fel yr haeddo ; yr liwn a baentio goes beb 
gorff, neu gorff heb ben, sydd nior addas i’w alw yu ffol, ag yw j 
peth i’w alw yn anghall ei wneuthuria<l, o herwydd raai cystal 
gweled y pen a’r goes, a chlywed y tad a'r plant ; niyfi a dynais 
allan o’r Ysgrythyr, ac nid yn ol fy nhyh neu fy ffansi fy hunan, 
farwolaeth Jacob, a’i nestameut, y bendigedig gyfìawn <lad ded- 
wydd, i’w hychwanegu at yr hen goffadwriaeth yma o’i blant ef ; 
ain hyny, i dalu ara fy rahoen, darllen hwynt yn ddiwyd, ac nid 
eu darllen yn unig, eitlir ymfoddloni i’w dilyn ; can\s dilyn gwyr 
da duwiol, vw’r Uwybr hyffordil i dduwioldeb, fel y gallwn gyfrif 
o fcndith Jacob ; ac felly y gaìlwn bollol hawlio eiu bod yn blant, 
nid yn ol y cnawd, eithr yn ol yr Ysbryd. K. G. 

(/ ’w barhau.) 


“ N A T U R G W Y R T H I A U.” 

AT OLYGYDD SEREN GOAIER. 

Syr, — Yn gymmaint â bod eîch Cyhoeddiad yn un rhydd, ac yn 
barod i roddi lle i ysgrif amddiflýnol ar ryw bwnc cyboeddus, 
tra na fyddo dim personol yn cael ei drin, yr wyf yn teimlo 
awydd ynwyf yn bresennol i wne>d rhai sylwrdau ar ysgrif eich 
gohebydd o Dalywaen, yn y Seren ddiweddaf, mewn perthynas i 
“ Natur Gwyrthiau.'* Y mae efe yu ddyn ag sydd wedi enwogi 
ei hun yn ddiweddor trwy ei draethodau ar Ddylanwadau Ysbryd- 
ion Syrthiedig, &c. ; ac os na wneir ymdrecli i chwalu tipyn ar ei 
ddernyn bwn, ystyrir ef yn anwrthwynebo! gan lawer, fe ddichon. 

Y mae Dewi yn dechreu ei ysgrií'fel Cristion ffyddiog, y fath 
ag oedd Crist hob atnser yn garu, Dywed nad yw el’e ei “ hun 
yn gweled yr angbenrheidrwydd o gyflawniad gwyrthian yn ein 
dyddiau ni, i’r dyben o brofi geirwiredd y Grefydd Gristionogol ; 
cauys y mae yn ei chreJu yn ddiammheuol, yu ol tystiolaeth 
y Testament Newydd, heb weled un wyrth.” Hoff’ai Paul gynt 
i gael gafael ar ddynion tebyg i hwn, yn lle y cyfryw ni chredent 
trwv ei hregethu, ond a fyddent yn gofyn annjdcl a doethineb. 
Ond na chanmolwn ein gohe! -ydd yn rhy fuan, c»uvs y mae ••/ö 
yn äDiMin yn y llinellau canlynol, ai nid t yw yn anjçhenrheidiol, 
gan fod cynnií'er o gangenau o Gristionogae-ih yu ein dyddiau ni, 



•CDGORN SEION. 


15 


i gael gwyrth er profi pa un o honynt sydd wedi ei sylfaenn ai 
dystiolaeth Crisf, yr efengylwyr, a’r apostolion. Ymddengys fod 
Dewi wedi myned i ychydig o gvfvngdra yn y man bwn. Wedî 
sicrhau yn flaenorol ei fod yn credu crefydd y Testament New- 
ydd, heb weled un wvrth, y mae efe yn cael ei hun wedi ei 
amgylchu gan laweroedd o grefyddau, ac i gvd yn proffesu mai 
crefydd y Testament Newydd sydd gan boh ud. Y mae Byron 
yn dweyd — Sonte millions miist be wrong. GalUn ninnau ddweyd, 
ao ond odid na chyduna ein gohehydd â ni hefyd — But ons must 
be right. Ond, er fod un yn iawn, y mae Dewi, gan fod llawer 
yn gyfeiliornus, yn gweled fod eisieu arwydd er profi fod yr un 
idon yn iawn. Y mae Saint y Dyddiau Diweddaf yn cynnyg i’r 
byd yn awr yr liyn a gynnygiodd Crist gynt, — “ Os ewyllysia 
neb wneuthur ei ewyllys ef [Duw], efe a gniff wybod am y ddys - 
yeidiaeth , pa un ai o Dduw y mae hi, ai mytì o honof fy hun 
•ydd yn llefaru” (Ioan vii, 17). Nid oes neh o’r enwadau ereill 
yn gallu cynnyg y fath beth. Dadleu yw yr unig ífordd sydd 
ganddynt hwy i ddyfod i wybodaeth o’r gwirionedd. Yr oeddid 
yn ceisio arwydd gan Paul i hrofi gwirionedd ei genadwri ; felly 
y ceisir gan Saint y Dyddinu Diwedáaf yn awr : ond credir fod 
T rhan fwyaf o enwadau yr oes hon, er mor wahanol i’w gilydd, 
yn ddigon gwir, beb geisîo nn arwydd. Pe buasent yn pregethu 
yr un efengyl â’r apostolion, a yw yn debyg y buasai y byd ym 
ymfoddloni heb gael arwydd ? Gan mai gan y Saint yn unig y 
ceisir arwydd er profi bod eu cref\dd o Dduw, y mae yn dra 
naluriol i benderfynu mai eu crefydd hwy \w yr un fwyaf tebyg 
i eiddo yr npostolion. Y mae Mr. Gwilym ab Dewi, debygaf, 
yn gweled hyny ; a cheir ei glywed yn necln eu ei ysgrifyn 
gofyn am arwydd. Y mae eisieu arno gael gan ryw rai o “ broph - 
rrydi ” y Seintiau, pan yn ymweled â’i gymmydogaeth, “ o* 
byddant yn cael ar eu meddwl,’’ i gyflawni gwyrth, trwy borthi 
pum mil, heblaw gwragedd a plant, â phum torth a dau hysgodyn 
(ar ei draul ef ei hun), a gadael deuddeg basgedaid o friw-fwyd 
yn weddill. Os byddai hyny i gael ei wneyd, buasai yr h*n 
nid yw yn gweled yr anghemheidrwydd o gyflawniad gwyrth- 
ia« yn ein dyddiau ri, i’r dyben o brofi geirwiredd y grefydd 
Grisiionogol,” yn meddwl y buasai “ yn amlwg moi hwy tydd 
wedi adeilwdu ar i*ail y prophwydi • a’r apostolion.” Ond, o’r 
oçhr arall, medd ein gobebydd, cs na chaent y Gallu Hollalluogt 



16 


CDGOR» OliION. 


weithredu drwyddynt er cyflairni y wyrlh, y gellid eu rheslri dnn 
y cymmeriad o au-grifetiau a gau-athrawon. Dyma gynnyg trg, 
onido ? Ond gadewch i ui ymliwli IV1 hyn Ai Hhied, p« 
buasai Mr, Gwilym ;*b I)e.?i y» gyd.»eswr â Christ, a phe i«na»iii 
yu gofyn ganddo am artrydd fel hyn # y cawsai ei ddymuuiad ? 
-A gafoifd y diafol arwydd gauddo yn yr anialwch ? A brophwyd- 
odd efe pwy oedd yn ei gernodio # er profi ei fod o Dduw ? A 
ddisgynodd efe oddiar y groes i brofi ei bun yn Fab Duw ? A 
ddywedodd efe uiai cenedlaeth ddrwg a godinebus sydd yn ceiaie 
arwydd, ac na fuasent bwy yn ei chael ? Nid oes eisieu at*»b y 
pethau hyn, canys y niaent yn hysbys i bawb. Er hyny oll, y 
mae Dewi yn penderfynu, pe methent wneyd y wyrth, y “geilid 
eu rhestri, ar dir teg a rbesymol, fel yn llanw y cymmeriad o au- 
gristiau a gau athrawon.’’ Ar yr un tir hefyd gellid rhestru yr 
•postolion, pan fethasant fwrw alian yr ysbryd mud a byddar 
hwnw, yn au-gristiau, &c. (.>Iarc ix.) Yr oedd gallu wedi ei 
roddi i Paul i iachâu ; etto, y tnae yn cynghori Timotheus i 
“ ymarfer ychydig win er ei fyuych wendid ac y mae yn gadael 
Trophimus yn glaf yn Miletum. Gwelir wrth hyn fod Duw yn 
eyfranu ei ddoniau gwyrthiol, fel y raae efe yn ewyllysio, ac yn 
ol ffydd ei blaut; ond nid yw wedi awdurdodi ei blant i foddloni 
ceiswyr arwyddion, ac nid yw eu Blaenor wedi rhoi un siampl o 
hyny. Mewn perthynas i au-gristiau a gau-atbrawon, mae yn 
• ir fod Crist a’i apostolion yn rhag-ddywedyd am danynt, ond 
y mae mor wir â hyny, nas gall yau-gristiau gyfaddef Crisl y 
Testament Newydd yn wir Grist, onide byddant yn egluro eu 
hunain. Mae y Seintiau yn credu yn yr un Crist â Gwilyro ab 
Dewi : nid hwy, ynte, yw y gau gristiau. Pan yr oedd Cfist 
yn mynegi y byddai twyllwyr fel hyu yn gwneuthnr arwyddion 
a rhyfeddodau, “ hyd oni thwyllent, pe byddai bosihl, yr eihol- 
edtgion yr oedd hefyd yn dywedyd y byddai arwyddiop yn 
canlyn ei gredinwyr ef ; ac yn unol â hyny y mae yn eu rhyb- 
yddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag yr arwyddion gau. Nid 
oes eÎ6Ìeu cadw at gynghoiion ein Ifarglwy Id ynghylch yr* wydd- 
ion gau ar yr enwadau yn yr oes hon, gan nad o< • arwyddiou o 
wn raath i fod, meddant hwy ; «c o ganlyniad, o« dygwydd i rai 
gael en gwneyd, «id oes raodd iddynt gael ea twyîlo. .Mw y 
gwattli sydd gati grefyddwyr yr oes lion yn fach iawn wewn 
cysohariaetli i eiddo y rhai cyatefig. Yr oedd ganddynt hwy 


cn«osN seion. 


17 


weitli i “brofi «au apostolion (Dad. ii, 2), Rau brophwydi, 
brydion, kc . ; ond yu a»r, nid oes cylleusdra i’r tylwyth hyny 
i ymrithio yn dehyg i neb, canys nid oes apostolion na phro- 
phwydi i fod yn yr eglwys, Geill ysbrydion drwg ymrithio fel r 
niynont yn awr, y mae yn fcaws ddigôn i’w hadwaen, canva nid 
oes neb yn derbyn un math o ysbryd da. Yroedd gan y rhai gynt 
«aith hefyd 1 ofalu ua dderbyuient un athrawiaeth arali ond yr 
hon a draddodwyd iddynt gan yr apostolion ; ond gellir dewis yr 
athrawìaeth a fyner yn awr, ac er bod yn groes iawn i'w gilydd, 
y maent 011 - vn 01 dysgeidiaeth Crist, ac yn sicr o dywys i’r 
bywyd ! Yn ngwyneb y syiwadau blaenorol, y mae yn ym- 
ddangos yn eglur fod Saint y Dyddiau Diweddaf o Dduw, neu 
mai twyllwyr ydynt ; ac nad yw gwahanol sectau yr oes hon o 
Dduw, nac ychwaith yn dwyllwyr. Maent yn tebygu i’r rhai a 
ddarluniaiyr Apostol a fyddai “ ganddynt rithduwioldeb.ond wedi 
gwadu ei grvm hi,” ac yn “pentyru iddynt eu hunain athrawou, 
ond heb ddyfod un arnser i wybodaeth.” Yr oedd y crefyddwyr 
gynt yn gwybud fod eu crefydd yn wir, ac nad allasai un arall 
fod yn iawn ; mae y Saint yn awr yn gwybod yr un fath ; ond ni 
all gwahanol sectau yr oes, ond “ credu yn gydwybodol.’’ 

(I'w barhau.) 


LLYTHYR CAPT. D. JON’ES AT YR HENURHID 
W. PHILLIPS A J. DAVIS. 

Dinas y Lhjn Ealen, Medi 10, 1850. 
Anwvl Frodyr W. Phillips a J. Datis,— H yd vn awr, y n fr 
myw ni chefais gyfle i’ch anerch, nad faint fy âwydd, er pan 
ysgnfenats o r blaen ; ac yn awr, byr eiriau yw fy ngbàn, o her- 

r ■ Ad W 0d W c , htD 'J n ett0 °ddivma yn mhellach i wladvchu, 
sef ì ddy ffryn Sand Pete, a hyny yn ol cynghor y Llvwvdd l ; oung 
ì mi, a chynmfer o’r brodyr Cymreig ereiil ag' a a'llant ddyfod. 
N 1S gwn etto pwy a ddaw. Mae y lle hwn vn wlad wych i gyf. 
anneddu, a llawnder o ddwfr a cboed yn gŷfleus. Mae yn gor- 
wedd tua I_0 o filltiroedd oddiyma. Buom drwyodd’ vno v 
llynedd, pan yn cliwilio am y Madociaid, a byddaf gymmaint’â 
hyny ar fy ffordd i gwblhau yr anturiaeth honó etto, yr hyn beth, 
08 Daw a i myn, mi a wnaf cyn v gorphwysaf. Nid oes genyf 
amser i ddweyd nemawr am y lle hwn na'i helyntion, eithr 
anfonaf i chwi y “ Deseret News” a gyhoeddir yma i wneyd ei 
ran o hyny droswyf. J 

Ni chefais ond un llythyr bach oddiwrthych er pan adawai. 
Gymru, nac oddiwrth neb arall yna, hyd nes y daeth y mail i 



tDGORN SEION. 


í« 

roewTì, yn ddiweddar iawo ; # doe derbyniais ?r Udgorn am t 
Awyddyn d liwe Maf. \i alUf ddes|*rifio fy nheiraladau rlli 
j»>dio toewn llyfr n dlantli o d lwylaw fy inrodyr anwyl yn y wlad 
hoff a adewais; dyga i'm cof lu o bothau a aethaut beibio! ond 
pan dorais ei ddalenau, ac y rhuthrodd fy ngolygon dros et 
dudalenau, a gweled euwau cynnifer o’r brodyr a garaf mor fawr 
\n dyscleirio drwyddo, megys diamonds yu mhlith ceryg glàn y 
môr, — vn profi eu bod hwy ei*.o yn ddiwyd ar y raaes, yn ffydd- 
lawn yn ugwinllan eu Harglwydd, yr hon sydd o’ni planiad fy 
hun. Y mae Uinynau fy nghalon yu inron tori gan hiraeth ara 
eu gweled, am siglo dwylaw unwa.th etto; ie, ain eu cwmni yn 
dragywyddol. ÎS i allaf fod yn gyfiawn ddedwydd hebddoch oll t 
y rhai a «erais gymraaint; ac etto, yn lle dychwelyd i wledda 
yn eich cwrani, ac i gyd ryfela ysgwydd yn ysgwydd â chwi yn 
myddin Iesu yna, guela Ef yn oreuyn awr fy aufon yn raliellach 
fyth ! Wel, boddiawn wyfj ei ewyllys Ef a wneler, raedd fy 
enaid, boed a fyddo. 

Etto, O frodyr atiwyl yn yr off'iriadaeth, beth a ddywedaf 
wrthych un ac oll er eich cysuro? Hyn a wyddoch, eich bod yn 
weision, fel finnau, i’r Iesu tnawr, ac ei fod yu dysgwyl i bob un 
o honom lanw y cylch ein gosodwyd ynddo; ac Ele a’n galw 
ynghyd rywbryd i roddi i fyny ein cyfrif. Wel, anwyl frodyr a 
phlant yn Nghrist, mynwch ymddangos yno yn llawen. Cofiwch 
yr hyn a ddywedais wrtbych tra yna, a gwnewch; ac felly Ouw 
ein Tad a’ch bendithia byth bythol. Yr oeddwn broti dweyd, 
cusanwch fy anwyl gyd-lafurwyr yua: beth arall a ddywedaf 
wrthynt i arddangos fy serch atym? Etto, ni byddai hyny ddim. 
Ni allaf gael amser na lle, byd y nod idd eu henwi; y raaent yn 
rhy liosog. Ewch yn ralaen, anwyl Saint; y raae coronau o’ch 
blaen, a bywyd tragywyddol i’w gwisgo. Breuddwydiais yn 
ddiweddar fy mod yn mhlith llonaid ystafell o honoch raewn 
cynghor, ac yn cofleidio fy anwylaf frodyr W. Phillips a J. Davia 
yn ddiddarfod a melys odiaeth! O, y fath nefoedd oedd i mi, 
èithr breuddwyd oedd ! O, dysgwch y Saint anwyl yn dyner, 
inewn cariad, y ffordd i gadw cyughor Duw. Diolch i’m Tad am 
ateb fy ngweddiau ar eich rlian. Cofiwch fi at Howells auwyl a’i 
deulu yn serchus ; yr Arglwydd fo gydag ef a’i deulu, yw fy 
ngweddi barhaus. Cofiwch li at bawb o’r Saint; mae fy ngwraig 
a Claudia fach yn iach, ynghyd â’r gweddill o’r Cymry. Cofiwch 
Ö a’m teulu yn garedig at fy rarodyr John ac Edward, a’ra per- 
thynasau. O, na fyddent hwythau yma ; gweddiaf ar eu bod oll 
yn Saint ffyddlawn, beth bynag. Clywais nad y»v A. Evans yn 
dyfod yma eleni, eithr ei fod yn aros yn Council Bluffs. * * 

Mae yr heolydd yraa yn wynion o hyd o wageni llwythog o 
▼mfudwyr. Maeut megys coloraenod yn dod i’w ffenestri o 
bedwar cwr y byd. Nid yw yr afiecnyd a fagodd ar fy ysgyfaint, 
drwy waith caled yna, wedi iachâu nemawr etto. Saint anwyl, 
«ofiwch am, a gweddiwch dros, eich gwas gwael, yr hwn a’ch 
gwasanaethodd chwi braidd hyd augeu ; ac er ei fwyu, byddwch 


UDGORN SËI05. 


it 


ffyddlawn a diwyd vn nmwaith Duw. Cawsoin pynimanfa ragorol 
yma yr wytlmos ddiweddaf, ac y mae pob peth yma yn llwydd- 
iannus a rheolaidd rhyfeddol, canys y mae llywydd medrus wrth 
y llyw, a Ilawnder o gynnorthwy wyr. Nid aìlaf gael cyíle yn 
awr i ysgrifenu lianes fv nhuith i'r deau y gauaf diweddaf ; cewch 
hyny mor gynted ag y gailaf. Cewch hanes Cymry Council 
Bluffs gan y bruwd W. Morgaus. Croesaw iddytit i gyfanneddu 
y tiv a brỳnais >uo er eu mwyti. Bellacli, rhaid terfynu; frodyr, 
dyma i chwi t*icli trioedd fy sereh a’m culou l»yth bythol. Ameu. 

D. Jones. 


MYNEGIAD Y CYWADLEDD.AU YN YR YNYSOEDD PRYDEINIG, 
AM YR HANNER BLWYDDYN YN DIWEDDU RHAG. 1850. 


Ctfnnadleüdau. t 


D. 

1. Hen.ntf'.Ath. 

Di.Tor 

Mar. 

Yinf.I3rd.OU. 



52 

ü 

0 

123 

142 

90 

04 

108 

5 

10 

70.1 21)!)» 

Manchester 

29 

0 

I 

96 

162 

80 

35 

106 

16 

36 

248 

2875 

Rirmingham 

18 

2 

0 

90 

96 

70 

36 

61 

11 

13 

360 

2213 

Slieffield 

34 

2 

0 

69 

111 

71 

41 

97 

9 

33 

382 2162 

South Conierence.... 

25 

0 

0 

35 

90 

44 

36 

48 

5 

5 

257 

1135 

Herefordshire 

27 

1 

0 

79 

C5 

52 

22 

19 

2 

23 

123 

101» 

Liverpool 

8 

0 

0 

44 

57 

23 

20 

32 

10 

27 

203 

946 

Bediordsliire 

26 

2 

0 

45 

59 

27 

24 

27 

7 

65 

128 

906 

\Varwickshiie 

22 

3 

0 

57 

53 

41 

21 

25 

2 

19 

140 

879 

Chelienliam 

21 

I 

0 

49 

37 

33 

18 

31 

4 

14 

104 

820 

Bradford 

19 

0 

0 

47 

67 

31 

15 

19 

7 

9 

87 

8oO 

Norwich 

15 

0 

0 

41 

60 

28 

15 

29 

2 

0 

94 

624 

Siaffordshire 

14 

0 

2 

4-» 

47 

20 

15 

44 

2 

4 

54 

587 

Newcastle-on-Tyne .. 

13 

0 

1 

45 

34 

15 

13 

12 

2 

8 

37 

463 

Lincolushire 

13 

1 

0 

20 

32 

20 

7 

17 

1 

55 

122 

457 

Derbyshire 

13 

1 

0 

36 

24 

22 

16 

23 

0 

0 

56 

452 

Preston 

6 

1 

1 

37 

28 

17 

1 

2 

3 

0 

12 

450 

Souihampton 

in 

ü 

0 

15 

18 

11 

5 

15 

0 

1 

114 

444 

Worcestershire 

11 

0 

0 

25 

24 

9 

9 

5 

3 

3 

25 

343 

Clitlieroe 

10 

0 

1 

23 

29 

18 

12 

21 

3 

0 

15 

348 

Hull 

6 

0 

0 

18 

17 

9 

7 

17 

2 

13 

53 

321 

Dorsetshire 

5 

0 

1 

7 

10 

11 

9 

12 

5 

19 

23 

283 

Leicestershire. . ...... 

5 

2 

0 

11 

18 

7 

5 

21 

3 

0 

16 

27G 

Shropshire 

10 

1 

0 

10 

13 

5 

8 





182 

Carlisle 

5 

1 

0 

20 

8 

8 

6 

1 

3 

1 

5 

152 

Morgauwg Ddwyr.... 

24 

0 

3 

170 

92 

123 

63 

64 

1(1 

24 

222 

‘22S5 

8ir Fynwy 

1 1 

0 

0 

77 

30 

41 

28 

34 

7 

15 

210 

667 

Sir Gaertyrddin 

16 

0 

0 

72 

28 

26 

17 

18 

2 

27 

34 

6<>9 

Morganwg Orllewinol 

17 

0 

1 

67 

37 

30 

21 

29 



77 

541 

Sir Benfio 

11 

0 

0 

20 

7 

10 

6 

10 

0 

4 

41 

197 

Sir Ddinhycb 

6 

0 

0 

11 

17 

8 

5 

4 

1 

0 

29 

154 

Sir Ftlint 

8 

0 

0 

16 

14 

5 

0 

3 

0 

0 

26 

121 

Sir Aüerteifi 

6 

0 

0 

12 

8 

2 

0 

2 

1 

10 

20 

114 

Sir Fon 

6 

0 

0 

14 

9 

6 

2 

2 

0 

8 

49 

109 

Sir Feirionydd 

C 

0 

0 

18 

2 

1 

2 

6 

0 

2 

10 

71 

Sir Frycheiniog 

7 

0 

0 

12 

6 

3 

5 

0 

0 

0 

7 

09 

Glasgow 

29 

2 

0 

110 

79 

101 

41 

116 

7 

47 

325 2063 

Edinburgh 

15 

1 

1 

34 

35 

4G 

16 102 

4 

22 

65 

818 

Dunclee 

5 

1 

0 

8 

10 

U 

6 

38 

2 

7 

59 

376 

Channel Islands .... 

5 

0 

0 

6 

9 

11 

5 

12 

2 

0 

27 

255 

isle ot Man 

2 

0 

0 

10 

8 

4 

3 

5 

1 

0 

16 

106 

lwerddon 

8 

0 

0 

15 

8 

3 

2 

3 

0 

0 

25 

90 


Cyfanswm..,, 602 22 12 1761 1590 1226 662 1240 144 524 4653 3074T 



ÎO 


CDOORN SEION. 


P.nwac y l.i. yw ydpion — Tlinmas Marcftie. Llundain ; William nihena, 
< i ; Jéiiirs H. Flaiiieaii Birinincl am ; J W. Cunimiiics, Shefh* 1»1 ; 
(ieorse H.i!li«la> , Souili Conference ; C. H. Wliei l«»ck, H*' ■ieford?hne ; Glaud 
Roiîger, Livi i|)ool; John Spiers Bedford^liiie ; Eli B Kehey, Warwick- 
sliire; Wiiliam Booth Clieltciiham ; Jaines Ma ^deii B'adford; Thomas 
Smiih. Norwirh; .1 I». Ross Siatlordshiie . J S Hiabee, Ne" castle-on- 

Tyue ; Loiin Bahhitt, LmroliiMiire ; Lewis Rohhins. I>ei hyshire ; George 
H. Watt. Pn-sioti ; w. C. Oiiubar, Soinhamplou ; Johu Lyoii, Worcestei- 
•hire; William Mo-s. ClHhero; Hosili Fmdl.iy, Hnll; cjeoree Keiidall, 
Dorsetshm* ; Lewi* Rolih'tis l.eice-ti-i -liirc ; Joseoli W. Youns, Sbropshirc ; 
A M. Harmoii, Carlislt* ; William Phlllipit, Moicaiiwe Ddwyreinol ; Thomas 
Giles, Sir F.uiwy; David .lolio, Sir Gaerfyrddiu : E'an WilÌianis, Morganwrg 
Orlliwinol ; Jolni Pmc*-, Sir Beiifro ; J *lio Parry, Sir Ddmtiych ; William 
Parry, Sir Filint , Jolin Evans, Sir Aheiteiti; Thomas Morgan, Sir Fon ; 
Willuini Ev.ni^, Sir Fi*irionvdd ; Jobn Jones Sir Fr'cheimoe ; J. Clements, 
Glasgow ; C. Dunii, E'lnibiiich ; Willum Bnrtoii, Diiudee ; James M Naugh- 
tan. Chaunt-I l-lands; John Kell\, lsle of Man. 

£j* Am eglurhad vnehylch Cynnadleddaii newyddion, a chvfuewidiadau 
inew-n Cancei.au, gwel lianes y Gjuunanfa Gyttiedmol, yn Udgoru Tachwedd 
a Uhagiyr, Iíòu. 


AMRYWIAETHAU, Scc. 

Pbiodwyd, — Ar y 30ain o Ragfyr, 1850, yn egHrrs y pliryf, 
M erthyr Tyrífil, pan y Parch. James C. Campbell, Johu L)avis, 
argraflydd, Georgt'town, ag Elizabeth Phillips, o’r Cwinbach. 

Ath. a’r Cvf. — Mae yn dda genym fod ychwaneg o dderbyn- 
wyr wedi eu cael, a bod tebygolrwydd y daw allan am g’eiuiog a 
dimai y rhifyn. Ymdrecher ychydig etto. 

PENNILL. 

I Seion, hyfryd wlad, ein Tad, O dwg 
Nyni, dy seintiau mâd, o wlad y gŵg; 

Fel gallwn yno gael, dros fil o llwyddi gwiw, 
Deyrnasu gyda’r Oen, heb boen na oriw. I. R. 


Tai.iadau o Ragfyr 22 hyd Ion. 9. — Sir Ddinbych, £2 10s; 
Poniytypridd, £3 ‘2s 6 c ; Llanfabon, £1 8 s 1 1 ; Cwrabach, £1 

9s0^s; Pendulwyn, 6 s l^c; Twynyrodyn, I is 4§e; Gog, 8 s 
0§c ; Caerdyf, £1; Aberdare, £2 2s 6 c ; Dowlais, £2 I2s ; 
Hirwaen, £1 13s; Rvrani,£l 18s9c; Cwmnedd, lOs; George- 
town, £l ; Merthyr, £2 I 6 s 8 c ; Pendaren, JOs; Cefn,£l 5s 65 C. 

Nid ydym yn gweled fod eisieu cyhoeddi hanes y cym- 
manfaoedd o hyn allan, oddieithr fod rhywbeth neillduol yn 
passio ynddyut; ond erfyniwn yr hanesion o bob man fel arferol. 

(ggf’ Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
Iy frau, i John Davis, Printer, John's Street , Georgetoion , Merthyr- 
Tydil ond na ddanfouer ynghyloh dira arall. 


john davis, argraffydd, merth ye-tydfil. 



UDGORN SEION, 

N Bü 

&eren 2 ŵaíitt. 


Rhif. 2.] IONAWR 25, 1851. [Pris 1 g . 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL. EGLWYS 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DlWEDDAF, A 
G YNNALIWYD YN NINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
TALAETH DESERET. 

Y Llywydil Bri-gham Yocng yn llywyddu. 

i Dydd Gwenci ' , Medi 6, 1850. — Yn bresennol,y Brif Lywyddiaeth, 
Brigham Young, Heber C. Kimhall, Willard E-ichards. 
Patriarchiaid — John Smith, Isaac Morley. 

O’r Deuddeg Apostol — Orson Hyde, P. P. Pratt, G. A. Sraith. 
E. T. Benson. 

Llywyddiaeth y Degau a-thrugain — Levi W. Hancock, Zera 
Pulsipher, Henry Herriman, A. P. Roclíwood. 

Llywyddiaetli y Stahe— Dan. Spencer, W. Snow. 

Corwm yr Archoffeiriaid — John Young, R. Cahoon, 

Esgob Llywyddol — Newel K. Whitney. 

Uchel Gynghor y Stahe. 

Thos. Bullock — Ysgrifenydd y Gymmanfa. 

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan yr Henuriad G. A. Smith» 
Canwyd hymn gan y côr. Gweddiwyd gan P. P. Pratt, a chanwyd» 
Yna y Llywydd Y’oung a hysbysodd y gynnulleidfa y buasai y 
boreu i’w dreulio at gynghori a dysgu, a phregethu ac hyfforddi 
wed’yn. Y materion a ddygir o flaen y Gymmanfa a fyddant 
yn dal cyssylltiad â gwahanol gorwmau ac awdurdodau yr eglwys 
— y priodoldeb o gryfâu y sefydliad yn San Pete, a galwad am 
wirfoddiaid i ddychwelyd gyda’r Tad Morley — cenadîaeth o hen- 
•■uriaid i Germani, a’r amrywiol daleithiau yn y wlad hono$ ei fod 

2 L cyf - 



72 


tJDGORN SEIOH. 


ef unwaith yn rhagor yn bwriadu gosod cyfraith y degwm o û aen' 
y bobl j gati weddio ani iddo gael yr ysbryd i lefaru, fel y deallo 
y bobl j a phrydnawn dydd Sadwrn, bydd i’rHenuriad Hyde dra- 
ddodi darlith ar ddysgeidiaetb, i Ganghellydd a Rhaglawiaid y 
Brif ysgol. 

Wedi hyny Isaac Morley a ddangosodd ei fod yn ddiolchgar 
am y cyíleusdra hwn o weled y Saint; mae fy ngbalon yn llawn 

0 fendithion i’r bobl. Mae arnaf eisieu cwmni da o ddynion a 
benywod da er myneJ i San Pete, ac yr wyf yn dweyd na chaiíT 
neb ag sycíd yn cymmeryd enw Duw yn oíer, fyw yn y dyffryn 
hwnw. 

Dywedodd y Llywydd Young — Mae yn fy mryd i ofyn i’r 
gynnulleidfa, os caiff y Tad Morley yr hawl a r Iraint o ddewi»- 
y cyfryw bersonau ag a ddymuna efe i fyned yno? 

Cynnygiwyd fod iddo gael y frainf hono ; cariwyd. 

Cynnygiwyd fod iddo gael dewis cant o ddynion, gyda theulu- 
oedd neu hcbddynt; cariwyd. 

Dywedodd y Llywydd Youtig — Mae yn gystal dyffryn ag a 
welsoch erioed ; ni cllir cael gwell tir yn unman ; nid oes ond utt 
ffordd rwydd i fvned tuag ato, ac’y tnae liono i fyny yn Salt 
Creek ; mae y trigolion yno yn “ No. 1 ;” a plian oeddwn i yn y 
dyffryn hwnw mi weddiais ar ÍWuw na chawsai un dyn anghyf- 
iawn fyw yno. Yr wyf yn myned i ddwyn o daen y bobl yr 
anghenrheidrwydd o ddal i fyny y drysorfa tuag at yrnfudo y 
tlodion. Yr wyf yn tystio yn hyf ac ar gyboedd, nad oes angheu 

1 neb o ? r frawdoliaeth lion fyned i’r mwngloddiau er cynnyddu y 
drysorfa; mae gyda ni fwy o feddiant a chyfoeth nag a allwn 
ofa'lu am danynt. Os nad yw dyn yn alluog i wneyd defnydd o 
un dalent, pa ddyben yw iddo gael rhagor ? Mae fel y plentyn ffol, 
yr hwn ni allai ddal â’i ddwy law ond un afal, ac wrth ymdrechu 
am ragor, a gollodd yr hyn oedd ganddo. Pe buasai dyuion ddira 
ond yn gwybod pa fodd i drafod yr hyn sydd ganddynt, a bod yu 
foddlongar, gwnelent lawer yu well. 

Mi ddechreuaf yn y sefydliadau gogleddol, a chan fyned i r 
rhai deheuol, gwnaf bigo allan 25 o’n trigolion ni, yn ol y cyfar- 
taledd ; a gall rhywun arail gymmeryd 50 o’r aur-glodd wyr, ac ni 
allant hwy brynu eiddo y 25 sydd wedi aros yn nhref. Cyn i rni 
i'od un ílwyddyn yn y lle hwn,ni allai y dyn cyfoethocaf a ddaeth 
•T mwngloddiau, sef y Tad Rhodes, efo ei 17,000 o ddolars r byth' 


UDGORN SEION. 


23 


bîynu y meJdiannau a gasglais mewn un flvryddyn! Nid allai 
ddechrea gwneuthur hyny; a gwnaf pymmeryd 25 o ddynion yn 
yr Unol Daleithiau, sef o’r rhai sydd wedi aros gartref, ac wedi 
talu sylw i’w busneson, a bydd iddynt orbwyso 50 o rai ereill o’r 
un lle, ag sydd wedi myned i wlad yr aur; ac etto, edrychwch ar 
y gweddwon sydd wedi eu gwneyd, a gwelwch yr esgyrn sydd yn 
wasgaredig ar hyd y prairies. 

Dyoddefodd y brawd Joseph i gael ei lusgo ar hyd y wlad gan 
derfysglu, a llusgwyd ef hefyd i rywbeth fel chwecli neu wyth a 
deugain o gwynion cyfreithiol, etto buJdugoliaethodd ar y cyfan ; 
ac yna lladdasant ef mewn gwaed oer, yn ngharchar Carthage, 
heb un rhith o drosedd yn perthyn iddo. Tyngais y pryd hwnw 
na wnawn dalu cyfreithiwr bylh drachefn; ac nid oes arnom un 
ddime o ddyled, nad allwn ei thalu unrhyw fynyd. Os gallaf 
gadw fy ymddiried yn dda gyda Duw, nid yw wahaniaeth genyf 
pa un a yw dynion yn siarad yn ddrwg am danaf ai peidio. 

Canwyd gan y côr, a gweddiwyd gan G. A. Sraitb. 

Dydd Gwener, dati yn y prydnawn.—G alwyd y gymmanfa i 
drefn gan Daniel Spencer; ac wedi canu, gweddiwyd gan G. A. 
Smith, a chanwyd. 

Gwnaeth P. P. Pratt rai sylwadau ynghylch y mynyddoedd a’r 
dyfifrynoedd sydd ar y tu dwyreiniol i’r Utab. Os bydd i ni gario 
allan y cyfarwyddiadau a dderbyniwn yn barhaus. nyni fydd y 
bobl ddedwyddaf ar y ddaear ; mae pwy bynag sydd yn cael ei 
lywodraethu gan deyrnas DJuw, yn ddyn dedwydd; ond pwy 
sydd wedi mwynhau liyny ? Bob amser, trwy y dyn ag oedd yn 
barod, yr oedd yr Arglwydd yn gweithio; yr unig beth y dylem 
ni ymyraeth yn ei gylch yw, pa un a ydy w egwyddorion teyrnas 
Dduw yn ein calonau, ac os mai ein dymuniad yw eu cyflawni? 

Yna Orson Hyde a ddadleuodd dros y Drysorfa Ymfudol Bar- 
haus, a’r rhai liyny ag sydd yn aros yn swydd Pottawatamie» 
u Mae yn dda genyí fod íTordd wedi ei dyfeisio i roddi ceflylau, 
ychain, gwenith, &c., a chael chechs ar y Taleitbiau, lle y gellir 
defnyddio yr arian at ddwyn y tlodion i'r lle hwn. Mae y 
gweithrediad yn dda, a bydd iddo weithredu, nid yn unig yn yr 
Unol Daleithiau, ond yn Lloegr, a gwledydd ereill hefyd. Yr 
wyf yn teimlo pan yr elwyf yn ol i Iowa, y gallaf gynnorthwyo * 
Saint, gan fy mod wedi gw'eled a phrofi o Êfrwythau y Dyffryn, 

Dywedodd y Llywydd Young— Boddlonir fi yn fawr wrth gan- 



21 


UDGORN 5EION. 


foJ y cyühesrwydd teìrnlad tuag at y tlodion gan yr flennriad 
Ilyde; ac vr wyf yn m e ! d w ] m ai y ffordd oreu i ni ryddliau ein 
hunaiu o’r lioll geffylaû a’r anifeiliaid a allwti hebgor, yw eu 
jjosod yn Nhrysorfa y Tlodion. Ni fydd i ni attal ein hymdrech- 
iadau hyd nes y byddo Seion wedi ti gwaredu, a lioll Israel weJi 
eu casglu. Oddiar ddyddiau Joseph hyd y foment bresennoi, ni 
chyflawnwyd y prophwydoliaethau yn gyflymach erioed. Maent 
yn wyrthiau a rhyfeddodau i ni cyhyd ag y byddom lieb eu deali. 

Cynnygiodd H. C. Kimball fod pwyllgor o dri i'w apwyntio, i 
gymmeryd gofal o Drysorfa y Tlodion, a thrafod ei materion ; 
eariwvd. Ac, ar gynnygiad, dewiswyd Willard Snow, Edward 
Hunter. a Daniel Spencer, i gyfansoddi y pwyllgor. 

Dywedodd y IJywydd Young— Mae un cwestiwn a ddyrounwn 
ofyn, a hyn y w ; a gefaoga y bobl hyn y pwyllgor yma hyd at y 
ffyrling olaf ? Os gwnant, yn y diwedd llawenydd roawr fydd 
eu rhan ; os ydych yn cyfanimodi i wneyd hyny, arwyddwch 
trwy godiad deheulaw. (Dwylaw pawb i fyny.) Foneddigion, 
dyna betli yw’r “ dychryn yn mhttth yc enaUoedd'.” nis gellwch 
gael pleidlais wrthwynebol ! tìyna'r dychryn — untieb y bodl iivn! 

Meddyliwyf mai ein gorchwyl nesaf fydd cael y pwyllgor yroa 
wedi ei reoleiddio yn gwmpeini, a'i siartro gan y Dalaetb, i orfodi 
tâl, &c., a thrafod pob mâterion fel cwmpeini, ac yna y bydd 
blaendarddiad a blodeuad un o’r gweithrediadau mwyaf yn yr 
lioll fyd. 

Niù ydym am gadw y cyfarf’d hwn ddini yn hwy ; ond yn y 
cyfamser, dewch yn mlaen a chofrestrwch eich enwau, a’r swm » 
roddoch i mewu, a osodir gan y brawd Eullock gyferbyn a’ch 
enwau. 

Canwyd gan y còr, a gweddiwyd gan Ezra T. Benson. 

Dydd Sadwrn, Mcdil, deg or boreu.— Galwyd y gymmanfa i 
drefn gan Daniel Spencer. Canwyd gan y côr, a gweddiwyd gan 
Lorenzo Young, a chanwyd eilwailh. 

Cyfododd yr Henuriad G. A. Smitb i lefaru ynghylch egwydd- 
orion cyntaf efengyl Iesu Grist. Dy wedodd fod pregethu gair y 
bywyd i ddvn yn alwedigaeth uchel a santaidd, ac yn ymddiried- 
aetìi bwysig i unrliyw bobl ; a dewisodd yn destun l Thes. i, 6- 
a rhanodd ef, yn gyntaf, i air yr efengyl; yn ail, i allu yr 
efengyl; yn drydydd, i allu yr Ysbryd Glân ; ac yn bedwerydd, 
i’.w sicrwydd. Gan mai yr efengyl yw gallu Duw i bob enaid a 


tJDGORN SEION. 


25 


gredo, gwnaeth sylwi ar enedigaeth, croeshoeliad, marwolaeth, ae 
adgyfoiliad Tesu Grist, ac yna y commissiwn a roddodd i’w ddys- 
cyblion, a’i gyfarwyddiadau iddynt, fel ef dystion, i dystiolaethu 
am y gwirionedd, a dysgu pob peth a orchymynodd efe iddynt, 
a’u dechreuad pregethu ar ddydd y l’entecost, mewn cyflawniad 
o'u commissiwn; gau alw ar y bobl i edifarhau a chymmeryd eu 
bedyddio yn enw Iesu Grist, gydag addewid o’r Ysbryd Glân ag 
oedd i ganlyn, trwy yr ordinhad o osodiad dwylaw. 

Mae yn rhaid i ddynion ufyddhau ordinhadau yr egwyddorion 
cyntaf, neu fe fydd eu goruwch-adeiladaeth yn ofer. Mae yn 
ysgrifenedig fod pob gallu yn y nefoedd ac ar y ddaear wedi ei 
roddi i lesu Grist : gan hyny, fe orchymynodd iddynt i fyned a 
bedyddio y bobl yn enw y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân ; a hwy 
a aethant yn enw Iesu Grist, ac a weithiasant, a’r Dyddanydd 
a ddaeth oddiwrth y Tad, ac a ddygodd bob peth ar eu cof, ac a 
ddysgodd îddynt bethau i ddyfod ; ac wedi i'r bobl ufyddh«u, dis- 
gynai yr Ysbryd Glân arnynt, cyflawnid yr addewidion, ac yna y 
bobl a gyfodeut i fyny, ac a dystiolaethent eu bod yu gwybod fod 
y peth yn wir. 

Mae sectau yr oes yn dadleu fod y rhoddion a’r benditbion hyn 
wedi eu cymmeryd oddiar y ddaear, ac ui feiddiant liyd y nod 
ufyddhau i fedydd, neu osodiad dwylaw, er fod yr Iachawdwr yn 
dweyd yn bendaut wrthym fod yn rhaid i ni ufyddhau. 

A fwriadodd Duw yr efengyl hon i ni, yn ei hoil allu a’i gogon- 
lant, ei rhoddion a’i bendithion ? Do : mae y petiiau liyny yn 
addawedig hyd y nod hyd ddiwedd y byd, a cfcyhyd ag y byddai 
bodau ar y ddaear: ac y mae Crist ei hun wedi rhoddi rhai yn 
apostoliou, rhai yn brophwydi, athrawon, &c., i waitli y we'.nidog- 
aeth, ac adeiladaeth yr eglwys. 

Mae yr holl fyd Cristionogol' wedi gwrthod y gyfraitli, colli ei 
goleuni, ac yn amddifad o’r gallu a’r awdurdod, yngliyd â’r ben- 
dithion ; ac o eisieu y pelhau hyn, cylch-arweiuir hwynt gyda 
phob awel dysgeidiaeth, a hoced dynion i dwyllo. 

Duw, yu y dyddiau diweddaf hyn, o’i fawr drugaredd, a ddan- 
fonodd Joseph Smith â'r efengyl, a’r sicrwydd a çjanlynodil y rhai 
hyny a aethant i mewn tiwy y drws, gan ddilyn Bugail y defaid. 
Unodd y byd y^i ei erbyn, a deugain o weithiau y dygwyd ef o 
flaen y llywodraethwyr, pan na chafwyd dim yn ei erbyn; ac yna 
Uofruddiwyd ef mewn gwaed oer gan bregethwyr drygionus a dvn- 



2t> 


UDGORN SElOlf. 


ion cynllwyn|»ar ; a thywalltwyd ei waed ar y ddaear fel dvrfr. 
Rhoddodd dystiolaeth o’r gairionedd, a seliodd hi â'i waed; ac v 
mae’r awdurdod yma i weinyddu yr ordinhadau i chwi a’ch plant» 
& chynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein Duw ni ato. Mae ei 
hegwyddorion yn cael eu pregethu yn awr, a gwahoddwn chwi i 
ddyfod allan a derbyn ei bendithion, yn eu holl gyflawnder ; a 
bydded i Dduw, ein Tad tragywyddol, eich bendithio chwi oll, yn 
enw Iesu Grist. Amen. 

Willard Snow a gytlwynodd lyfr at danysgrifio fel y canlyn : — 
“ Yr ydym ni sydd á’n henwau isod, yn cytuno i dalu i bwyllgor 
y Drysorfa Barhaus at yml'udo y tlodion, y swm sydd gogyfer 
à’n henwau,” &c. ; ac yna llefarodd yn gadarn o blaid Trysorfa 
y Tlodion, ond ewyllysiai i bawb dalu wrth fyned. 

George A. Smith— Mae un peth genyf i osod o flaen y gym- 
manfa hon, mewn perthynas i’r Tad Cutler. Ar ol i r Lywydd- 
iaeth ymadael o PottawHtamie, yr oedd sòn ar lei fod y Tad 
Cutler wedi mvned i swydd Jackson er gosod sylfaen i deml arall. 
Mae dylanwad yn bodoli yno, sydd â thuedd i dynu rhai ymaith 
o’r Dyflfryn, ac y mae dirgelwch mawr yn hongian dros eu gweith- 
redoedd. Mae y gymmanfa yn Pottawatamie wedi esgymuno 
Cutler, Calkins, ac ereill. Dywedai Calkins nai oedd un gallu 
yno i’w dreio ef, gan mai esgob oedd. 

Mae yn ein bryd i geisio gan y bobl dda sydd yu byw yn awr 
vn swydd Jackson, Mo., i’u petisiyno i ddyfod yn ol etto, ac ad- 
eiladu teml vno, os bydd i lywodraeth Missouri basio penderfyn- 
iadau i’n bamddiffyn yn ein hiawnderau. (Chwerthin.) 

Dywedodd y Llywydd Young— Nid oes un treial o flaen jr 
Eglwys ynghylch cangen Silver Creek, lle mae y Tad Cutler 
yn byw. Yn ystod y rhyfel diweddaf yr oedd ef yn aduabyddus à 
llawer o’r Indiaid yn Nhalaeth New \ ork, y rhai a aethant i 
Green Bay ; gwelsant ef eilwaith yn Winter Quarters, pan y 
dymunasant arno i fyned i lawr ac adeiladu meliuau, a sefydlu 
ysgol yn eu plith, gan eu bod wedi derbyn y fraiut oddiwrth y 
llywodraeth o ddewis eu crefftwyr a’u hathrawon eu huuain. 
Dywedais wrtho am fyned i lawr, a gweithio, ac ennill ei ddar- 
pariaeth. Mae hyn wedi cael ei droi yn ffrwd o gelwyddau, ac 
wedi dystrywio ei ddylanwad. 

Mae gan y gymmanfa yno awdurdod i weitliredu ynghylch 
yr aelodau yn y gynnadl?dd hono, ac yr wyf yu cymmeradwyo eu 



UÍHîORN SEION. 


27 


IçweUfrrediadau ; mae y cyfan yn hollol gyfreithlawn, mor bell ag 
yr wyf wedi clywed. 

Dymnnaf ei fod yn Uwyr ddealladwy, nad oes un apostol i Iesu 
<ìrist sydd yn byw yn «iwr, neu a fu yn byw erioed, neu a fydd 
byw byth, heb f< d gair y dyn hwnw yn gyfraith ac yn efengyl i ŷ r 
bobî, os bydd efe yn inawrygu ei swydd. Gwnaeth yr apostolion 
yn iawn yn yr achos hwn ; a d^wedaf fod gweithrediadau y gym- 
manfa yn Pottawatamie, yr Henuriaid Hyde, G. A. Smith, ac 
E. T. Benson, yn gyfiawn : ac os ýw y gymmanfa hon yn 
meddwl yr un peth, arwydder trwy ddyrchaüad dwylaw. (Dwy- 
law pawh i fyny,) Ac yn mhellacli, os yw y gymmanfa y'n 
«wydd Pottawataraie wedi eti tori allan, y maent gyminaint wedi 
eu tori allan ag y gallaní fod. 

Pan fyddo ger.ym apostol allaji, heh y gallu i ymddwyn tuag 
at gynnadledd, yr ydym yn ei alw gartref, nett ei ddanfon i Tesas, 
i ymuno â I.yman Wight, ac yna gosodwn ddyn arall yn ei le. 

«Canwyd hymn gan y còr. Gweddiwyd gan Aaron Johnson. 

( I'w barhau.) 


“ DAWN YR YSBRYD GLAN.’ , 

Y mae Ysbryd Duw, niegys rhy w haul mawr cyffredinol, te vn 
goleuo pob dyn a’r y sydd yn dyfod i’r hyd.” Dytna y gwir 
oleuni, a derbynia pawb, i raddau rawy neu lai, o’i belydrau. 
Efe sydd wedi bod yu goleuo yn y cenedlaethau sydd wedi 
myned beibio, yn mhob cwr o’r ddaear, ac efe sydd etto yn pel- 
edru y dô bresennol o’r liil ddynol. Ond er ei fod yn wir oleuni f 
ac yn goleuo pob dyn a'r y sydd yu dyfod i’r hyd ; etto, nid 
oedd yn goleuo pawb ynghylch pob gwirionedd, canys yr oedd 
unig ffordd y bywyd yn guddiedig oddiwrth fwyrif y ddaear. 
Daethwyd o hy’d i lawer o wirioneddau, yn mhob oes a gwlad, 
trwy y goleuni cyffredinol hwn, ag sydd yn tywynu ar bawb. 
Mae dynion o bob llwyth ac iaith wedi derb>n lles oddiwrtho, 
ond nid neb yn fwy na’r diwygwyr enwog sydd wedi bod yn 
adlewyrchu yn v canrifoedd sydd wedi myned lieibio. Ond er 
fod pob dyn yn cael ei oleuo gan Ysbryd Duw, nid yw pob dyn 
y n derbyn ei Yshryd; canys dywed yr ysgrythyrau, uas gall y 
by d ei dderbyn. Goleuir pob dyn a'r y svdd yn dyfod i’r byd* 



S8 


UDGORN SEION. 


eithr V rhai hyny a wnant ewyllys Duw yn unig sydd yn ei 
dderbyn yn “ ddaun" ynddynt eu hunain. Mae dawn neu rodd 
Ysbryd Duw yn beth nas gall y byd ei dderbyn ; ond ara y 
goleuni, tywyna ar bawb, er nas gail pawb rodio yn ddigyfeiliorn 
wrth ei oleu. Dau beth holiol wahanol yw derbyn cyfran o’r 
Ysbryd, raegys dawn, a chael ein goleuo ganddo. Mae y cyntaf 
yn oleuni ynora ni ein hunain, tra nad yw y llall ond pelydrau 
oddiwrth y golcuni. Rliwydd ddigon y gali fod enwadau ein 
gwlad yn derbyn goleuni Ysbryd Duw, eithr gofyna gyflawniad 
o ewyllys Duw i dderbyn “ dawn yr Ysbryd Glân,'’ sef y Dydd- 
anydd arall, yr hwn sydd yn dwyn ar gofyr hyn sydd wedi 
myned heibio, ac yn mynegi pethau * ddyfod, ac hefyd yn 
arwain i bob gwirionedd. Nid yw pob dyn a’r y sydd yn dyfod 
i’r byd yn derbyn dadguddiadau yngbylch yr byn a fu ac a 
ddaw, nac vn cael eu tywys i bob gwirionedd ; ond dyscyblion 
Crist yn unig sydd yn cael derbyn hyny. Dyna yr achos i Paul, 
wedi iddo glywed fod y deuddeg hyny yn Ephesusyn ddyscybl- 
ion, ofyn, A dderbyniasoch chwi yr Ysbryd Glân er pan gredasoch ? 
Wedi iddynt ddyfod i’r ffordd i'w gael, darfu iddynt ei dderbyn, 
a chael dadguddiadau trwyddo. We), fe wel pawb yn awr, ynte, 
v gwahaniaeth sydd rhwng derbyniad dawn yr Ysbryd Glân, a 
derbyniad goleuni odiiwrth Ysbryd Duw. Ac os oes ar rvwun 
eisieu cael dawn yr Ysbryd Gl&n, creded eiriau Pedr ar ddydd y 
Pentecost, sef “ Edifarhewch, a bedyddier pob un o honoch, yn 
enw Iesu Grist, er raaddeuant pechodau,’’ a gellir dywedyd wrtho, 

A chwi a dderbyniwch ddawn } T r Ysbryd Glân ; canys i chwi 
mae yr addewid, ac i’ch plant, ac i bawb yn inhell, cynnifer ag 
a alwo vr Arglwydd eiu Duw ni ato." Os oes rhai gwirioneddau 
yn meddiant dynion ereill, nid ydym ni am eu cymraeryd 
oddiwrthynt; canys cyfranu ychwaneg i bawb yw ein gwaith ni* 
Pan fyddo rhyw wirionedd gan ereill i roddi i ni, byddwn yn 
barod i’w dderbyn, canys ein cyffes ni yw credu pob gwirionedcL 
Ystyr Morraoniaeth yw, rawy o ddaioni, ac nid mwy o dwyll 
fel yr haera rhai. Mae ein crefydd yn cotìeidio pob gwirionedd^ 
deued o ba le y delo, ac annoga bawb i dderbyu “ dawn yr. 
Ysbryd Glân.” 

Gwawried yr amser hyfryd hyny pan y bydd i’r Arglwydà 
dywallt ei Ysbryd ar bob cnawd, fel y caffo pob dyn sydd yn doà 
t’r byd, nid yu unig ei oleuo gauddo, ond ei wresogi hefyd. 



UDGORN SEION. 


20 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 

S E F M E I B I 0 N J A C 0 B. 

[Purhad o dud. 14 ] 

TESTAMENT JACOB. 

A wnacth cfe wrth ei farwolaeth ì'w ddcuddeg mah y Patrieireh r 
mewn perthynas i'r hyn a ddygwyddai yn cu dyddiau diw- 
eddaj\ a gasglwyd allan o Uenesis xlviii, ac a chtraneywyd at y 
Lìyfr hwn. 

Jacob mab Isaac, a anwyd o Rebecca, yn oedran y bvd‘2l08, ei 
dad ef oedd wr 60 mlwydd oed, yn wr períraith a ehyfiawn, yn 
byw raewn pebyll. Nid oeild Jacob yn ymroi i bleserau helwr- 
iaetb, megys ei frawd íiynaf yn ol natur, nid yn ol gras, o 
herwydd yr hynaf a gaiíT wasanaethu yr ieuangaf, ebe yr Ar- 
glwydd; o lierwydd pa hara, nid o lierwydd yr lwteddai Jacob 
hyny, eithr felly yr ordeiniodd yr Arglwydd ; o herwydd |»an 
drwy ragluniol ewyllys Duw, a neful drefniad yr hwn sydd yn 
ordeinio pob petli, a ennillodd enedigaeth fraint ei frawd, a 
bendith ei dad ; ei rieni ef yn ystyried fod llithrig ddyddiau 
cyssyiltiad coiíforol yn nesâu, ac yn wyliadwrus yn olni ei frawd 
Esau, o herwydd ei fod ef gw edi beichiogi yn ei galon ar iof- 
ruddiaeth, ac iddo bennodi dydd i esgor o’i amcan cythreulig, 
hwy a ddanfonasant Jacob o Beerseba i Mesopotamia at Laban 
brawd ei fam ef, yno yn onest i gymmeryd gwraig, ao i lyw 
mewn llonyddwch, o herwydd priodas heb undeh rhieui, a g"ir 
ystyriaeth y ddwy-blaid o’r cytundeb, megys ag y mae yn magu 
aflonyddwch, mae felly yn anloddhau Duw ; am hyn Jacob yn 
ol hir daith, gwedi myned at Laban, a’i wasannetbu ef bedair ar 
ddeg o tiynyddoedd mewn poen a llafur, er ei fod ef yn fab yr 
addew id, a beniigedig gan Dduw, gwedi ei eni o wraig rydd, ac 
heb law hyny, yn gig ac yn waed ei ewythr, ac yn arglwydd 
Canaan; nid yraresymodd efe rhyngddo ag ef ei hun, megys 
plant bydol y ddaearen hon, gan ddywetwl, A gaf fi yr hwn 
wyf rydd, a mab i wr rliydd goludog, fod yn wasanaethwr ac yn 
gaeth-was yn nhy fy ewythr, gwedi fy anfon i briodi, ac nid i 
wasanaelliu ? Laban a roddes iddo ei ddwy fercb yn wragedd 
am ei wasanaeth da, trwy ba un y bendithiodd Duw yr ychydig 
oedd gan Laban o’r blaen, fe a rnddoad iddo ei ddwy ferch, Lea 
yn gyutaf, ac yna Rahel, ac hefyd ei ddwy forwyn, Billia a 
Zilpah, o ba rai, yn ol yr addewid a nnaethid iddo ef \n Raliel, 
yr amlheid ei bad ; efe a genedlodd ddeuddeg mab, deuddeg 
duwiol dadau : Reuben, Simeon, Lefi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, 
Aser, Issachar, Zabulou, Joseph, Benjamin. 

A’r Arglwyùd yn ei fendilhio ef fel hyn, yn gystal mewn 
plant, ag mewn golud ; aetli yn ol drachefn i wlad ei enedigaeth, 
«fe a'i blaut yuo i fyw, ac i farw; ac wele duwiol ragluniaetb 



UDGORN SEION. 


30 


Dum', yn ol yepaid 33 o flynyddoedd, cfe a syrmulodd o Ganaan 
i Gosen yn yr Aifft, truy waith Joseph ei fab ef, goruchwyliwr 
gwlad yr Aiflt, yr hwn a werlhasid gan ei frodyr; yn mha le ar 
ol iddo fyw yno ddwy tìynedd ar bymtheg, a gueled ei deulu yn 
cynnyddu, i’w fawr lawenydd a’i gysur, heb ammau ; ond yn 
Iwyaf arbenig am fod yr lioll wlad o'i amgylch yn cael ei chys- 
-tuddio â newyn, ac ef trwy fawr drugaredd Duw, heb fawr deimlo 
y peth ; ac felly yn deall fod ei boenus bererindod ef yn dyfod i 
ben : efe a alwodd ato ei fab Joseph, ac a ddy wedodd wrlho, Os 
cefais ras yn dy olwg, dyro dy law dan fy morddwyd, (o herwydd 
yn y dreln hono y cymmerent lẃ yn amserjacob) deliayn 
drugarog ac yn gyfiawn à myfi, na chladd fi yn yr Aifft, eithr 
gad i mi huno gyda fy nhadau ; Ue yr oedd gwir ffvdd yn add- 
ewidion yr Arglwydd i w dadau, yn ei annog ef i eJrych am 
Ganaan, ei oheithiol etil'eddiaelh ef, ac nid i ymddiried yn nhir 
Pharao; i’r hwn erfyniad pan ddarfu i Joseph, ei anwyl fab ef, 
ufydd gyd-uno, Jacob yu rhwanegu ei nerth, ac yn sefyll i fyny, 
yn ewyilysio fellv ddangos iddynt fawr ddaioni yr Arglwydd yn 
ei amddittyn ef a’i eiddo, a ddywedodd, Duw Hollalluog a ym- 
ddangosodd i mi yn Luz, yn nhir Canaan, ac a’m bendithiodd, 
gan ddywedyd, Mi a’th wnaf di yn tìrwythlawn, ac a wnaf it* 
aralhau, ac a wnaf o honot rifedi raawr o bobloedd ; ac a roddaf 
i'th had y tir hwn yn feddiant tragywyddol. Dy feibion, Man- 
asseh ac Ephraim, a gymmeraf megys yr eiddof fi, eu brodyr 
hwynt a elwir yn ol eu henwau hwy. A mytì yn dyfod o Mes- 
opotamia, Rahel a l'u farw yn nhir Canaan, ac a gladdwyd wrth 
y ttordd i Ephrata, yr un yw Beihlehem. 

Yna Jacob, er ei fod yn dra thywyll o herwydd ei oedran, yn 
edrych ar ddau fab Joseph. a atebodd, Fy meibion ydynt, y rhai 
a roddes Duw i mi. O dwg hwynt ataf tt, ebe Jacob, a gad i 
mi eu bendithio ; nid oeddwn yn tybied y gv»elwn mo’th wyneb 
di, Joseph; wele yr Arglwydd a ddang<>sodd i mi dy had. 

Duw yn ngolwg pa un y rhodiodd fy nhadau Abraham ac 
Isaac, Duw yr hwn a’in porthodd i holl ddyddiau fy einioes, hyd 
y dydd hwn, a'r arigei yr hwn a’ni gwaredodd i rhag pob drwg, 
a feudithio y Uanciau hyn, a gelwir fy enw i aruynt, ac enw fy 
nhadau Abraham ac Isaac, a bydded iddynt gynnyddu yn lliosog 
vu ughanol y ddaear. 

Yna pan godudd Joseph law ei dad oddiwrth Ephraim at 
Manasseh yr hyual', Jacob a ddywedodd, Gad iddi, mytì a’i gwn 
yn dda, fy mab; bydd hwn hefyd yn bobl, a mawr fydd bwn 
hefyd; eitlir ei frawd ieuangaf a fydd niwy : Yuot ti bydded i 
Israel fendithio, gan ddywedyd, Duw a’tli wnel di fel Ephraim a 
Manasseh. Yn ol hyn, ac ele yn gwanychu a ddywedodd, Wele, 
Joseph, yr wyf yn inai w : Duw a fydd gvda chwi, ac a’ch dwg 
chwi etto i dir eich tadau ; ac yn mhellach, yr ydwyf yn gadael 
i ti barthedd yn ychwaneg o dir ná’th frodyr, yr hwn a enniilais 
i trwy’r cleddyf a’r bwa, oddiar yr Amoriaid. Dewch chwithau 
yrna, O l'y mìilant; fel y gallwyf ddywedyd i chwi y pethau a 



UDGORN SEION. 


31 


ddygn ydJ yn y dydUiau diweJdaf, ymgfesglwch i’r un lle, a gwran- 
dewch chwi uieibiou Jacob, ar Israel eicli tad. 

Rbuden, Ey nghyntaf-anedig, fy nerth, fy ngaìlu, rhagorol 
mewn teilyngdod a nerth, anwadul fel dwfr, ni ragori di, o her- 
wydd it’ halogi fy ngwely. 

Simeon a Lefi, Brodyr raewn drygioni, y rhai yn eich dig 
a laddasoch wr, ac yn ol eich ewyllys eich bunain, a ddiwreidd- 
iasoch whI. Alelldigedig fyddo eich Uigofaint, o herwydd digyw- 
ilydd oedd, a’ch gwylhineb oedd greulon ; mi a'ch rhannaf yn 
Jacob, ac a'ch gwasgaraf chwi yn Israel. 

Juda , Üy law a fydd ar wddf dy elynion, dy frodyr a ymos- 
tyngant it’, fel cenaw llew y deui i fyny o’r lladdfa, ti a orweddi 
fel llew, ac fe) llewes, pwy a’th gyffroiff di i fyny ? Yn ail, y 
deyrnwialen nid ymedy â tlii, na rhoddwr cyfiaith oddi rhwng dy 
draed, nes y del y Silo, a’r holl Genedloedd a geisiant ar ei ol 
ef. Yn drydydd, Ti a rwymi dy ebol wrth y winwydden, a llwdn 
yr asen wrth y wînwydden oreu : ti a olchi dy wisg mewn gwin, 
a’th gochl yn ngwaed y grawn-win ; dy lygaid f>ddant gochion gan 
win, a’th ddannedd fyddant wynion gan laeth. 

Zabulon, Ti a gyfaneddu wrth làn y môr, ti a fyddi borthladd 
i longau, dy derfynau a fyddant hyd Sidon. 

Issaciiar, Ti a fyddi gryf fel asen, yn gorwedd i lawr rhwng 
dau bwn ; gweli orphwysdra mai da yw, a bod y tir yn hyfryd, 
gogwyddidy ysgwydd i gario, ac a fvddi ddarostyngedig i deyrnged, 

Dan, Tydi a ferni y bobl megys un o lwythau Israel : Ti a 
fyddi sarff ar y ffordd, a neidr ar y llwybr, yn brathu sodlau y 
marcli, fel y syrthio ei farchog yn ol. 

Yna, Jacob yn rhagweled yn ei feddwl y mawr drueDÌ oedd 
yn amgylchu ei hiliogaeth ef, a gysutodd ei hunan, gan orphwys 
ar addewid Duw, a llefaiu allan o’i galon a’i feddwl, O Arglwydd , 
wrth d\j iachctwdwriaelh y dysgwyliats. 

Gad, Llu o wŷr a’th orchfygant di, a thithau a’u gorchfygi 
bwythau yn y diwedd. 

A pha beth a ddywedaf wrth Aser? Ei fwrdd a fydd bras, ac 
efe a rydd ddanleithion breuinol. 

Naphtali sydd garw ieuanc, a ddanfonwyd yn anrheg, yn 
rhoddi geiriati da. 

Joseph sydd gangeu flodeoog ger llaw v ffynnon, a'i raán 
gangenan yn cyrliaeddyd ar hyd y mur; y s etliyddion a saeth- 
asant yn ei erbyn ef, ac n’u curasant; eiihr ei fwa pf a wnaed 
yn gryf, a’i freichiau ef a nerthwyd trwy law ryn:us Duw 
Jacob. O hwn y daw allan fugail a cliraig vn Israel. Hyn oll 
a ddeillia oddiwrth Dduw iv Nhad, yr hwn a'th gynnonhwyodd 
di, ae a’th fenditliiodd di o nefol fenditliion, a bendithion y 
bronau a*r groth. Rhagororîd benditliion dy'ílad ar yr lioll fen- 
ditbion a dderbyniais i oddi wrth fy rhieni, hyd yn nberfyn 
bryniau tragywyddoldeb y byddant ar ben Joseph, ac ar goryn yr 
hwu a neiilduwyd oddiwrth ei frodyr. 



32 


UDGORN SEION. 


Benjamin a ysglyfaetha fel blaidd, y boreu y bwyty efe yr 
ysglyfaeth, ac yn yr hwyr y rlian efe yr yspail. 

A phan orplienodd eu hendiihio hwynt, yna efe a orchvmynodd 
iddynt, gan ddywedyd, .Myíi a ííesglir at fy mìiobl, Cleddwch fi 
gyda fy nhadau, yn yr ogof sydd yn raaes Epliron yr Hethiad, 
yn yr ogof 6ydd yu uiaes Macpelah, yr hwn sydd o íîaen Mamre, 
yn nìiir Canaun, yr h»vn a hrynoud Abraham í'sda'r maes, pan 
Ephron yr Ilethiad, yn feddianl beddrod, lle y claddasaut Abra- 
liara a Sarai ei wraig ef, ac Isaac a ltebecca ; ac yno y cleddai» 
innau Lea. Y maes a'r ogof a gafvv\d gan feibion Heth. 

A phan orchymynodd Jacob i’w feibion, yr hyn oll a fynai, ar 
ol iddo fyw gan mlynedd a saitli a deugain, efe a dynodd ei 
draed i fyny yn y gwely, ac yn fuan a fu farw. Yna Joseph a 
6\rthiodd ar ei wyneb ef, ac a’i cusanodd ef â dagrau, ac a 
barodd i’r meddygon ei ber-arogli efdros yspaiJ deugain niwrnod ; 
a hwy a alarasant am dano ddeng niwrnod a thrugain, a chan 
ymadael a’r Aitrt, a myned i Ganaan, gyda gwyr ardderchog 
y wlad, mewn cerbydau, a chyda gwyr meircli, bwy a’i claddasant 
lley gorchymynasai Jacob iddynt. 

(/’«; barhau.) 


“ N \ T U It G W Y R T H I A U.” 

[PAR H \U O OUD. 17.] 

Yn nesaf, cawn ein gofiebydd, ar ol diolch ara synnyr cyffredin, 
a Bibl, er profi yr yshrydion (sef y tri ysbryd atlan a welodd 
loan yn dyfod ailan o safn y ddraig, y bwystfiî, a’r g.tu-brophwyd, 
y rhai ydynt egwyddorion Paganiaeth, Paby ldiaeth, Malio. 
metaniaetli, medd efe), yn myned i d langos pa beth ydyw natur 
gwyrtliiau. ISIae yn trin hyn yn oîeu iawu, ac nid wyf fi yu 
gweled fod un ífordd i’w wrthwynebu. 

Wedi egluro natur gwyrtliiau, dy wed nad all neb ond Duw eu 
cyflawni, ac nad oedd efe yn eu cytìawni ond ar amgylchiadau 
neillduol iawn. Dywed hefyd mai ei dtlyben wrth g\ílawni 
gwyrthiau trwy ddynion, “ bob amser oedd, naill i'r dyben o 
brofi uniondeb yr athrawiaeth a bregethent, neu y neges mewn 
golwg ganddynt.” Yn a«r, dangt'swn i’n gohebydd nad er tnwyn 
un o’r dybenion uchod yr oedd Duw yn cytìawni gwyi thiau. 
Mae mynediad Israel drwy y môr coch yn profi mai er eu gwaredu 
hwy o law yr Aiffliaid, y gwnaed hyny. Felly arn y tri llanc yn 
y ffwrn dán, a Daniel yn (íau y llewod, a c ugeiniau o siamplau 
ereill a ellid eu lienwi, y rhai a ddangosant yu eglur raai dyben- 
ion trugarog, ond nid dim o’r pelhau a noda Dewi, oedd mewn 



TJDGORN £f5ION. 


33 


ffolwg gan Ddnw yn yr holl wyrthiau a gyfiawnodd. “ Yn awr,'' 
niedd efe etto, “ os gall Seintiau y Dyddiau Diweddaf gyflawni 
gwyrtbiau, adgyfodent rvw farw — rhoddent lygaid i ryw ddall — 
clusîiau i ryw fyddar — tafod i ryw fydan — ac attalient yr Atlantic 
Ocean , fel y galiont fyned trwyddo ar dir sych idd eu Jerusalera 
newydd ; neu parent i’r haul arns yn nghanol y caDol-bwynt,” &c. 

Y tnae efe yna etto yu enbyd iawli am arwydd; ac arwydd fawr 
iawn yw un a ewytlysiai gael, ond hollol ddibwrpas, sef attal y 
Môr Werydd, a cherdded ar dir sych i'r Amerig. Cuasai yn 
ddoethaeh o lawer nâ hyny i gymmeryd llongau i fyned drosodd ; 
canvs buasai yn ílinderus iawn i gerd led cymmaiot o (Fnrdd. 

Profa ein gohebydd yn nesaf nad yw yn ddicbonadwy i angyl- 
ion da gyflawni gwyrtliiau, heb awdurdod oddiwrth Dduw. Y 
mae hyn yn beth a gredir gan Saitit y Dyddiau Diweddaf. Ond 
ni all neb benderfynti pa un a oes gallu gyda hwy eu hunain neu 
beidio; os oes, nid ydynt yn gweithredu ond mewn ufydd-dod 
i Dduw. 

Mewn perthynas i allu angylion drwg i gyflawni gwyrthiau^ 
y mae siamplau yn vt ysgrythyr am danynt yn gallu cytìawni 
pethau mawr. Yr oedd Satan, wedi cael Job yu ei law, vn 
yn medru gwneyd gweilhredoedd mawrion. Ond y mae yn 
amlwg nad yw efe yn cael caniatâd bob amser, onide beth a 
ddeuai o honom. Y mae efe yn barod, ac yn alluog, i niweidio 
pawb, os bydd yn cael ei ewyllys. Yr oedd efe yn barod i nithio 
Simon u fel gwenith ; ond gweddiai Crist na ddiffygiai ei ffydd ef. 

Y mae gan Satan allu i ymrithio fel “angel y goleuni.’* Os yw 
y peuaeth yn gallu gwneyd pftbau fel byn, y mae yn rhesymol y 
gall ei hoîl lu ef, i raddau mwy neu lai. 

Fod dyniou drwg yn amddifad o allu i gyflawni gwyrthian 
sydd bwnc nad yw o nemawr bwys yn bresennol i ni ei wybod . 
ond gellir nodi nas gallant wneyd dim trwy Dduw, ond yr hyn a 
allant trwy ysbrydion drwg. Y mae yn amlwg fod y dyn a 
feddiennid gan y lleng cythreuliaid yn medru cyflawni trwy- 
ddynt bethau tu hwnt i’r cyffredin, yr hwn ni ellai neb ei rwymo 
hyd y nod â cliadwynau a llyffetheiriau, canys yr oedd yn dryllio 
y rhai byn yn ddarnau (Marc v). Souir yn yr ysgrythyrau hefyd 
am lances wedi ei meddiannu gan ysbryd, yr hon oedd yn medru 
ar ddewiniaeth ; canys pan geryddwyd yr ysbryd drwg, darfydd-. 
odd ei gallu (Act, xyi, 16—19). Y mae Ioan yn Dad. xiii, 13 # 



34 


UDOORN SEION- 


wedi gweled bwystfil vn “ gwneuthur rhyfp-ldodau mawrion, hyd 
onid yw yn peri i dân ddisgyu o’r nef i’r ddaear yu ngolwg 
dynion. ,, 

Y mae iMr. G, ab. Dewi, tua diwedd ei ysgrif, yn tosturio fod 
dynion yn rhoddi coel i “ ysbrydion cvfeiliornus,” megys Joseph 
Smith a Mahoniet, ac i “ athrawiaethau cythreuliaid yr hyn 
belhau, medd efe, y raae PauI, yn l Tim. iv, I, yn hollol ddad- 
ymchwelyd. Ond, os darllena ein goliebydd y ddwy adnod 
ganlynol, caiíT wybod fod y rhai sydd yn “ rhoddi coel i ysbryd- 
ion cyfeiliornus, ac i athrawiaethau cythreuliaid, ,, yu “ gwahardd 
priodi, ac yu erchi ymattal oddiwrth fwydydd.*' Fe wyr pawb 
nad yw Saiut y Oyddiau Diweddaf vn gwuliardd priodi, nac yn 
ymattal oddiwrth fwydydd ; ac, o ganlyniad, y inae yn eglar 
nad hwy yr oedd Paul yu ddesgrifio. 

Y peth diweddaf a nodwn yn ei ysgrif yw y sylwadau sydu yn 
ei diwedd. “ Dywcda y Seilltiau,’ , ebe ef, “ eu bod yn bwrw 
allan gythreuliaid : pe gallent wneyd hyn (yr hyn yn sicr nis 
gallant), ni fyddai y byd yn cael ei lesâu drwy hyny, gaü eu bod 
yn cael eu gollwng yn rhyddion ; am hyny, gallent fyned i ereill.” 

Y mae yn aralwg odJiwrth hanes y lleng, pan y gofynant i Grist, 
“ A ddaethost ti i’n dyfetha cyn yr amser ynghyd â manau 
ereill, nad yw y cythreuliaid i gael eu rhwymo yn awr, ond yn 
unig eu bwrw allan,- ac nid yw yn debyg y rhwymir hwy cyn 
rhwymir eu penaeth, sef ar ddechreu y mil blynyddoedd. Yr 
oedd Crist yn gadael y lleng i fyned i’r moch ; ac nid mewn un 
raan arall, y mae sôn am dano ef na'i ddyscyblion, pan yn eu 
ceryddu, eu bod yn eu rhwymo. Y mae Math. xii, 43— 45, yn 
dangos y rhyddid y mae ysbryd afían yn feddu wedi ei fwrw 
allan o ddyn. Desgrifir ef yn “ rhodio mewn lleoedd sycliion.” 

Y mae Dewi yn dweyd y dylai y Saint eu dal a’u dangos; ond 
gorcbymyn i’w bwrw allan yn unig u roddodd Crist, ac nid oes 
hanes yn yr ysgrythyr eu bod hwy yn weledig ycjfewaith. Ph 
buasai ein gohebydd yn cael, fel y sonia, y fath g^deusdra ag i 
weled ysbryd yn rhwym yn nwylaw y Seintiau, a cliael gofyu 
iddo yn ngeirian Esaiah, “ Fa brvd y sythiaist o’r nefoedd ? ,f 
gallai yr ysbryd ei ateb mewn geiriau llawn mor ysgrythyrol, sef, 
pan ryfelais yn erbyn Michael a’i angylion (gwel Dad. xii, 
7 — 9}„ Yn ei frawddeg olaf y mae Dewi yn dweyd fod y bobl- 
«edd yu gofyu am arwyddion, geill eu hysbysu i ddiafol unwaitb 


CDÍORN Sf.ION. 


35 


ofyn yr un pethau i Grist, a boil y Saint am eu cael hwvnt r 
gtedu trwy “ (Tolineb pregethu." 

Yr eidiloel), syr, yn oslyngedig, 

Glan Teifì. f j[. 

[Gan nad nes inid ychydi; o’r Saint wedí uweleri yr yserif nrhnd o’ir 
hiiddo yn Seren Gomer, ineddyliasom , galUí ei cllyhoeddiad yu yr Uügorit 
Ilefyd fod yu gymilleiadwy,— Gol ] 


DUW MAWR Y SECTARI AID. 

Mâe Dttw gan V sectariaid, frv yn y drydedd ne’, 

Ac yma ary ddaear, yn Uon’d pob man a lle ; 

Mae'n llenwi ufforn obry, a’r hatil a’r lloer svdd frv, 

A ltyn ar bob ainrantiad, er ayndod mawr i mi ! 

Nid oes na llün na delw a ellir wneyd i'r bòd, 

Ni fedd ar ben ua llygad, na llaw, na cblun, na throed , 
Mae ef yn Ddttw disylwedd, a Tliad sylweddau'r bvd, 

A’n Awdwr a Chynualiwr y c/taos mawr i gvd ! 

Mae'n fwy ei faint nâ’r ddaear, a'r moroedd maith i gvd f 
Haul, lloer, sèr, a’r planedau, pe byddent oll ynghyd , 

Ni fedd ’chwaith ar gyffiniau— ei ganol sy’n ÿ nef, 

A’i gauol yma ltefyd — bôd rhyfedd iawn y w ef I 

Mae da a drwg yn draphlith, yn caiîw dirfawr lòl, 

A bydoedd yn aneirif, oll yn ei anferth fol ! 

Amrywiaeth o elfenau, a bodatt fyrdd diri’, 

Yn trigo yn eu geudod, sydd syndod mawr i mi !! 

Pa le mae’r Duw yn trigo? O, yn y drydedd uef, 

’Rym ninnau yno hefyd, os yn ei fcrla e'f; 

Os felly y rnae credu, ff’olineb hyll i dref, 

Yw son l’od tylwyth angeu yn rnyned ato ef. 

Os yw y bydoedd ynddo, ’rvm ninnatt ynddynt bwy, 

Ac feliy ynddo yntau, a pheth sydd eisieu mwv ? 
pfolineb sòn atn nefoedd, i fyny fry yn mhellj 
Na dim dedwyddul fanau,— uid oes ditn eisieu gweli. 

Mae pawb yn Nuw yn barod, yn ol eu credo hwy, 
Pfoliueb mawr pregethu am Grist a’i farwol glwy’; 

Er byn rhaid wrth bregethwyr, a thalu cyíiog fa'wr’ 

A gostwng pen a phlygu, i’r rhei’ny hyd y liawr. 

Ac hefyd hwy weddiant, bob un o dan ei faich, 

“ 0 Arglwydd Ddttw y lluoedd, dynoetha di dy fraich j!* 
11 A thyred yma’th hunan i’n llwyr fendithio ni ;” 

’* Yr ydym ni yn d’lodioo, mae digon genyt ti^’ 



36 


CDGORN SíîION. 


Ffolineb dweyd u dynoctha" yr liyn erioed na fn, 

A gwahodd gwrthrych atynt sydd firy na llon'd y ty ; 

A phwy all fod yn d'lodion , a thrigo ynd ìo ef 
Acyntau’n holl-yyjoethoy , ac yn y drydedd nef! 

O Arglwyd-1 Ddnw y lluoedd, dwg bawb, yn wyn a du, 

Yn fuan i'th adnabod trwy ffordd y cyrnmod cu ; 

Rhag iddynt yn y diwedd gael profi dial blin, 

Pan ddelo'r dydd i’n barnu a’n profi ni bob uu. 

Craiy ddu, John Richards. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Si Gaiiewch i chwi a minnau ysgrifenu Uyfr," meddai rhyw 
fyfyriwr ieuanc wrth yr hen Ddr. Parr. “ O’r goreu,” ebe y 
doctor ; “ gosodwch i mewn bob peth a wn i, a phob peth na 
wyddoch chwithau, a bydd genym lyfr mawr.” 

Gan nad oedd neb yn cymmeryd sylw o Diogenes tra yr 
areithiai am rinwedd, efe a ddechreuodd ganu, a thyrfa fawr a 
ymgasglodd o'i amgylch i’w glywed ; — “O Dduw, n meddai efe, 
“ gvmtnaiut sydd yn parchu ffolineb o ílaen doethineb!’’ 

Y blaenaf o’r holl rinweddau yw diniweidrwydd, y nesaf 
gwylder. Os alltudiwn wylder o’r byd,efe a gymmera gydag ef 
hanner y rhinweddau sydd ynddo. 

Y ffordd hawddaf i ddyfod yn gyfoetliog, yw cyfyngu ein 
dymuuiadau, ac nid helaethu ein meddianuau. 


Taliadau o Ion. 9 hyd Ion. 23.— Sir Fynwy, £6 Ds 9c ; Sir 
Gaerfyrddin, £9 ; Tongwyrddlas, £2 : Dowlais, 7s 9§c ; George- 
town, i?! ; Merthyr, 17s; Pendaren, 9s fic. 

gggr Goreu pa amlaf y byddom ni yn derbyn taliadau, a goreu 
pa fwyaf a dalo y rhai hyny sydd yn llesg. Ofnwn y bydd ym- 
ddygiad rhai yn eu gwthio o’r eglwys : mae rhai yn agos addfed 
i hyny eisoes. 

Yriweliad J. Taylor. — Mae yn ddrwg genym na chawsom lo 
i roi hanes ymweliad yr Apostol Taylor á ni yn Merthyr, ac âY 
Saiut yn Nghymmanfa Tredegar. Cafwyd dysgeidiaeth werth- 
fawr oddiwrtho yn y ddau le, a chonr yn hir am ei bresennoldeb, 

“ J. M.” — Gyrwch at ddosparthwr y sir, ac nid yma. 

Anfoner pob gohebiaetbau, eircliion, a thaliadau am 
lyfrau,i John Dauis , Printer, John's Street , Georgetown , Merthyr - 
Tydfil J 1 ond na ddanfoner yngbylch dim arall. 


JOHN OAVIS, ARGRAFFVDU, M F. R T H Y R-T V DFl L. 


UDGORN SEION, 

N EU 

&mn g ^flîìu. 



Rhif. 3.] CHWEFROR 8, 1851. [Pris \g. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, A 
G YNNALIWYD YN NINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
TALAETH DESERET. 

[PARHiÜ O DUD.27] 

Dydd Sadu rn, dau yn y prydnau'ii.— G alwyd y gymnaanfa i drefa 
gan W. Snow; ac wedi canu, gweddiwyd gan W. Snow, ac yna 
canwyd drachefn. 

Traddododd yr Henuriad O. Hyde ddarlith i Anrhydeddus 
Gangliellydd a Bwrdd o Raglawiaid Prif-athrofa Talaeth Deseret, 
o flaen y gymmanfa, ar ddysgeidiaeth. 

Nid yw dysgeidiaeth yn eael ei chyfyngu i lythyron yn unig, 
ond hefyd i ymlid ymaith bob tywyllwch ; a phan fyddo dyn 
wedi cyrhaedd y pen uchaf, gall wedi’n ymheulo yn y goleuni, 
heb ddim i dywyllu ei olygon. Mae pob dyn dan rwymau í 
gyfranu y wybodaeth ag y mae yn fwynhau, i ereill. Mae y 
plentyn a enir i’r byd hwn, yn debyg i lèn o bapyr gwyn, yn 
barod i dderbyn unrhyw argraffiad ; ac y mae genym ni achoa i 
fod yn ddiolchgar oblegid lle ein genedigaeth, ei fod mewn gwlad 
lle y mae gwybodaeth wedi deillio o’r nefoedd trwy weinidogaeth 
angel. 

Anrbydedd mawr sydd wedi ei roddi i rieni pan y cânt foldio n 
ffurfio y meddwl hwnw, yr hwn a osodir yn y tabernacl gan yr 
Hollalluog ei hunan, fel y byddo yn cael ei addasu i lanw y cykh 
a fwriedir iddo. Dyma yr anrhydedd o fagu plant i fyny er 
gogoniant i’n Tad sydd yn y nefoedd; ac y mae genyra ni gyf- 
3 [ClfF, IIÄ. 



38 


ÜDGORN SEJOís. 


leusdra i’w magu hwjnt, a’u cjflwjno i’n Tad a’u Duw, oddiwrtîi 
yr hwn yr ydym wedi derbyn y gwystlau h}*n. 

Mae dyn yn creu meddylddrychau trwy amgylchiadau allanol» 
ac mae yn rhaid lod rhyw gyfrwng i drosglwyddo ei feddylddrychau 
i ereill, neu rnewn cymharíaeth byddeut yn afreidiol. Mor bles 
erus yw i ddyn pan yn cael gafael ar ry w feddylddrycb arddercli- 
og, i allu ei drosglwyddo i ereill. Fe allwu esgor ar feddyl- 
ddrychau mor ysplenaidd â’r nefoedd, mor ddysclaer â’r bodau 
sydd yn troi uwchbenj ond pau fyddom am drosglwyddo ein 
ìneddylddrychau, mae eíu hiaith yn aumherfiaith. Yr oedd 
amser pan oedd Duw yn siarad â’n tad Adda yn ngardd Eden» 
mewn iaith mor berffiiith a phur â’r dwfr sy’u dylifo yn y cor- 
nentydd oddiamgylch. Ar ol hyny, Duw a gymuiysgodd yr 
iaith dros wyneb yr holl ddaear. Etto, uiae iaith aumherffaith 
yn well uâ bod heb ua oll. Pe gallech ddwyu yr awduron goreu 
sy’n awr }*n fyw, ynghyd, hysbysent eu meddylddrychau mewn 
geiriau gwahauol, a chyfaddent oll fod ein hiaitli yu anmherffaitli; 
etto rhaid i ui ddefnyddio yr un sydd genyra, mewn trefn i gyf 
lawni yr hyn sydd o’n blaen, a’n rhwymedigaethau y naill i’r 
llall, trwy ddefnyddio yr offerynau sydd eisoes yn ein pìith. 

Dylai rhyw gyfran o’ch meddiannau gael ei defnyddio at 
ddysgu eiclt plant, er eu haddasu i fod yn gyunrychioiwyr da. 
Gadewch iddynt i fod yn ilawn o oleuni a gwybodaeth, ac yna 
gallant ateb uurhyw beth. Mae yr ysgolfeistr yn llanw cylch- 
dyrcliafedig ar faes y gwcithio. Fy nheimladau i ydynt, cyn- 
nysgaethwch eich athrawou â thâl ddigonol, ac yna ni fydd 
iddynt arbed un trafferth i addysgu eich plant. Os cynnaliwch 
yr athrawon, bendithiant chwi yn ol ; ac y mae’r bobl hyny sydd 
yn talu yr ysgolfeistr yn dda, wedi eu harfaethu i lwyddo; a 
bydded i chwi gynnyddu mewn gwybodaeth, nes y bo anwybod- 
aeth yn cael ei llosgi i fyny mewn tân nefol ; caniataed Duw mai 
/elly y byddo. Amen. 

Dywedodd y Llywydd Young — Yr vd\m wedi cael ein difyru 
yn fawr gau yr Flenuriad Hyde ; y mae weái rhoi allan y bwyd 
wyf fi yn gatu. Teimlwyf mai fy nyledswydd yw llefaru ar rau 
Ŷ Drysorfa Ymfudol Barhaus at y tlodion. Gwnaethom ryfedd- 
adau y flwyddyn ddiweddaf — cyflawnasom beth da wrth godi- 
5,000 o ddolars, y rhai a ddanfonwyd yn ol i’r Taleithiau tuag ai' 
j tlodion. Gweddiwyd gau yr Ilenuriad P. P, Pratu. 



UDGORN 3EION. 


3 # 


Dydd Sul , Medi 8, deg o'r gloch . — Galwyd y gymmanfa i drefn 
gan y Llywydd Young, gan ddangos i’r esgobion a’u cynghorwyr 
eu dyledswydd i edrych ar ol eu gwahanol ddosparthiadau, a 
dyledswydd swyddogion y Dalaeth a’r 8wydd i gadw trefn dda 
oddiamgyleh yr adeilad. 

Canodd y côr y “ Prodigal Son.” Gweddiwyd gan G. A. 
Smith. Canwyd. 

Dywedodd yr Henuriad G. A. Smith — Y matcrion sydd yn 
cynnyg eu huuain i sylw y gymmaufa hon, yw dwyn gerbron 
wahanol awdurdodau yr eglwys, er gweled os yw y gymmanfa 
hon yn eu cymmeradwyo i aros yu eu cymdeithas, ac yna cyf- 
lwynwyd Brigham Youug i sylw, yr hwn, ar gynnygiad, a gym- 
meradwywyd fel Prif Lywydd Eglwys Iesu Grist o Saint y Dydd- 
iau Diweddaf — befyd fel Prophwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr; 
ac hefyd H. C. Kimball fel ei brif Gynghorwr, a Willard Richard* 
ei ail Gynghorwr, Hanesydd; ac Ysgiifenydd yr Eglwys. 

Ar gynnygiad, cymmeradwywyd Orson Hyde fel Llywydd, a 
P. P. Pratt, O. Pratt, W. Woodruff, J. Taylor, G. A. Smith, A. 
Lyman, E. T, Benson, C. C, Rich, L. Snow, E. Snow, ao F. D. 
Ricbards, fel aelodau o gorwm y Deuddeg Apostol. Cymmerad- 
wywyd John Young fel Llywydd Corwm yr Archoffeiriaid ; hefyd 
R. Cahoon a G. B, Wallace fel ei Gynghorwyr. 

Cymmeradwywyd Joseph Y r oung fel Prif Lywydd y Degau-a- 
thrugain, hefyd Levi W. Hancock, Henry Herriman, Zera Pulsi- 
pher, Albert P. Roctwood, Benjamin L. Clapp, a Jedediah M. 
Grant, fel Llywyddion holl Gorwmau y Degau-a-thrugain. 

Cymmeradwywyd D. Spencer fel Llywydd y Stake hon o Seionj 
a David Fulmer a W. Snow fel ei gynghorwyr. 

Cymmeradwywyd N. K. Whitney fel Esgob Llywyddol Eglwys 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Cymmeradwywyd H. G. Sherwood fel Llywydd, ac Eleazer 
Miller, John Kempton, Heman Hyde, Lewis Abbott, W. W. 
Major, Levi Jachman, Elisha H. Groves, Ira Eldrídge, John 
Yance, Edwin D, Woolley, fel aelodau o’r Uchel Gynghor ; & 
phenderfynwyd fod John Parry i fod yn aelod o’r unrhyw, yn 11« 
Thomas Grover, yr lìwn sydd wedi myned i J r Taleithiau. 

Cymmeradwywyd John Nebeker fel Llywydd ar Gorwm yt 
Archoffeiriaid, hefyd James fí* Smith ac Aaron §ceva fel «i- 
^Gyaghorwyr- 



tDGORN SEfOIf. 


*r 

Cyramoradwywyd Joseph Parker fel Llywydd ar Gorwra y r 
Offeiriaid, hefyd Siraeon Howe a Jaraes A. Chesney fel ei Gyng- 
horwyr. 

Cymmeradwywyd M‘Gee Harris fel Llywydd ar Gorwra yr 
Athrawon, hefyd John Vance a Reuben Perkins fel ei Gyng- 
horwyr. 

Cyrameradwywyd W C. Smithson fel Llywydd ar Gorwm y 
Diaconiaid, hefyd Gehiel M‘Connell and G lbuid Sntnme fel er 
Gyngborwyr. 

Yna cyfododü y Llywydd Brigham Yonng, ac a alwodd sylw y 
gymroanfa at yr egwyddor uniongyrchol o ddegymu. Yr ydym 
wedi pregethu, a siarad, ac ysgrifenn yn ei chylch am hir amser 
ymdrecbaf etto roddi fy ngolygiadau arni, a’r pethaa ereill ag 
tydd; cytìwynaf i chwi fy ngwyhodaeth, fel y galloch ddeall, a 
chael eich hadeiladn. 

Yn y lle cyntaf, yr ydym yn rhwym mewn dyledswydd i dalu 
ein degwm, y degfed ran o’r oll a feddwn : dyna yw yr hyn a 
ofynir oddiwrth y bobl hyn ; ond y mae cymroaint o gwestiynai» 
ac amrahenon, a barnati, nes y inaent yn gadael yr egwyddor o 
ddegymu yn y tywyilwch ; etto y mae yu syml ac yn rhwydd i’vr 
deall, a gellir ei hamgyffred gan y gwanaf o’r holl Saint ; er hyny, 
y mae dyryswch cyffredinol yn perthyn i’r ddyled sydd arnora, a 
elwir degwra. Yr ydym oll yn cydnabod y ddyled hono, ac yn 
foddlongar i danysgrifio tuag ati, ac arwyddo ymrwymiad yn ei 
chylch ; ac etto nid yw llawer yn deall mai y ddegfed yw o’r oll 
a feddwn. Mae raor fhwydd i’w deall, ag yw anfoniad yr henur- 
iaid allan i bregethu egwyddorion cyntaf yr efengyl, fel y caffo 
dynion eu hacbub. Mae yr amser wedi bod, pan nad oeddecb 
chwi a minnau yn deall yr egwyddorion eglur a rbwydd a ddar- 
llenasom yn y Beibl ; gellwch ddarllen am yr holl ordinbadau yn 
y Beibl, ac er byny y mae llawer yn dywedyd, Nid ydym yn 
gwybod dim yn ei gylch ; o leiaf dyna fel y mae’r byd Cristion- 
ogol yn ei osod allan, o herwydd nad oes oleuni ynddynt. 

Er egluro y wir ddyled o ddegwra, dychymmygaf rai cym- 
raeriadau er ei dwyn o Üaen eich meddyliau. Dywed rhai eu bod 
yn myned i dalu eu degwm mewn cynnyrch, acnid mewn gwaith; 
a dywed rhai eu bod yn talu y pummed yn lle y degfed. Nid oes 
un dyn, meddaf, erioed wedi byw i fyny i’r egwyddor o ddegymu^ 
Esgusodaf lawer,. oblegid eu bod wedi rhoddi y cyfan, ac yna nid 


XDGOBN SEIOT. 


41 

y gweddill wedi rboddi liyd y nod y degfed ran r deugaiu o’u 
degwra ; ac yn ol pob tebygolrwydd, nid oes rawy nag un raewn 
rail o ddolars wedi bod yu ddyledus fel degwm, yn nheyrnai 
Dduw. Yr wyf fi wedi sylwi raor bell ag y gwn, nad ydys, fel 
peth cyffredinol, wedi byw i fyuy i gyfraith y degwra. Mae y 
rhai hyny sydd wedi gweithredu yn union fel Saiut y Goruchaf 
Dduw, ac fel gweision yr Arglwydd, wedi bod yn barod i roddi yr 
ollafeddent; rhaid i ddyuion ddyfod i ddealllwriaetb, ac yna 
byw i fyny iddi. 

Cymmeraf yr holl gydwladoldeb, ac a’i barddangosaf megys un 
dyn, yr hwn a alwaf yu Mr. A., aelod o’r Eglwys: af yn mlaen 
ato, a dywedaf, Mr. A., gofynir degwra oddiwrthych, er cyunorth- 
wyo i adeiladu teralau, porthi y tlodiou, y gweddwon a’r am- 
ddifaid, a phob peth arall a ofyno y gyfraiih ; rlioddwcb chwi y 
ddegfed o bob peih sydd genyeh, er adeiladu teyrnas Dduw ar y 
ddaear, er cynual yr offeiriadaeth, ac er meilhrin y deyrnas. Mae 
Mr. A. yn ymwneyd ag araryw oruchwylion, raarsianda, masg- 
nachu, amaetliu, a. chodi llafur ac anifeiliaid; yna ymneilldua 
i’w anneddle wledig, gyra yn ei gerbyd, a chanddo ddigon o 
araser segur; yna mae yn rayned at yr eingion, gweithle’r 6aer, 
&c., ac yn llanw ararywiol o grefftau, sefyllfaoedd, a chymmer- 
iadau. Mae Mr. A. yn declireu efo can rail o ddolars, fel raedd- 
iant dechreuol. Mr. A., dyna ddeg mil o ddolars yn ddyìedus 
-oddiwrthych chwi, y rhai sydd arnom eisieu y dydd heddyw. Y 
mae yn eu talu, ac y mae ganddo ar ol naw rail o ddolars. Mae 
yn rhaid i bob dyn wneyd rbywbeth; nid oes caniatâd i’r dioglyd 
fod yn Seion — rhaid i bob dyn fyned i weithio — nid oes raid i neb 
guddio ei dalent mewn napcyn, eithr ei gosod ar liog. Mae Mr. 
A. yn tnyned i brynu llwythi o farsiandiaeth, anifeiliaid, ceffylau, 
a fferraydd a gynnygir ar acliwn; gosoda allan ei 90,000 o 
ddolars fel arian prynu, ac fe eunilla efallai 4 10,000 o ddolars, 
gau wneyd 500,000 mewn un wythnos (geilir yn rliesyraol dybied 
felly) — yua, dyna 40,0U0 o ddolais yn rliagor o ddegwm yn 
ddyledus, i dalu mewn i ystordy yr Arglwydd, ac y rnae’r 
-gweddill yn myned at ei arian declireuol. 

Yn nesaf gwelwn Mr. A., a'i arian i gyd wedi daríod, yn rayned 
i r kanyon ar ol llwyth o goed, neu i’r felin au rywbeth i fwyta.; 
gwelwn et ddeg diwrnud yn trafferthu ac yri gweilhio— -raae ìnewn 
^djried or degfed ran o’i amser ac o waitu ei weddau : jian fyddo 



42 


TDCORN SEION. 


wedi gweithio naw diwrnod iddo ei hunan, yna cyrnmercd ei 
weddau a gweithied un diwrnod tuag at y gweithiau cyhoeddus. 

Gwelwn ef yn nesaf yn saer coed ; gosodir ef i weithio ar y 
gweithiau cyhoeddus, a gosodir pob degfed dydd i lawr iddo yn 1 W 
degwm. 

Gwelwn ef yn nesaf yr. ffermwr, yn codi gwenitb, anifeiliaid, 
reffylau, defaid, &c. ; eistedda i lawr, a chyfrifa pa beth y mae 
wedi godi — dywedwn 100 bwshel o wenith, yn ol ugain diwrnod 
o waith; yna cymmerwn ddeg bwshel o wenith tuag atei ddegwra. 
Os yw efe wedi gwario 150 o ddiwrnodau o'i araser wrth farchog- 
aeth ac ymbleseru,y mae mewu dyled o bymtheg diwrnod o 
waith i’r Arglwydd — os yw efe yn gwastraffu ei amser ei hun, nid 
oes hawî ganddo i wastraffu amser yr Arglwydd. Os oes ganddo 
100 o ddefaid, y mae yn talu y ddegfed ran o honynt; ac os oes 
cynnyrch, rhaid iddo ddwyn i mewn y degfed ran o’i wlan, a’r 
degfed ran o’i gynnyrch, neu dalu am danynt, un o’r ddau. Ettc, 
mae ganddo rai gwartheg, ac y maent yn rhoddi rhywfaint o laeth; 
pa le y maent? mae arnom eisieu y degfed ran o honynt, gyda’r 
degfed ran o’ch ymenym, caws, a’r degfed ran o’ch lloi. Os oes 
gan Mr. A. hanner cant o hwyaid, yr ydym am gael y degwm o 
lronynt, yr hyn yw pump, ynghyd â degwm o’r wyau ; os ydych 
yn ei weled yu beth rhy fach i’w roi, rhowch y cyfan — nid yw yn. 
rhy fach genym ni. Yr ydym am y degwm o’ch gwyddau, ac o’r 
oll o’ch cynuyrch; gall edrych yn anliael i chwi — os felly, C) r f- 
Iwynwch drosodd y cyfau o honynt. 

[Mae y gweddill o’r hanes wedi ei golli neu ei roi o’r gol wg. 
Mae derbyniad y Llywydd Hyde a’i gwmpeini wedi ei adael 
allan y íro hwu o ddiffyg lle ; hefyd yr Epistol. Ymddaugosant 
yn ein nesaf.] — Frontier (Juardian. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 
SEF MEIBION JACOB. 

[Parhad o dud. 32.] 

TESTAMENT REUBEN*. 

Gwratido Reuhen hen yu traetbu 
Am Síiitli ysbryd a roed iti, 

At wyth ereill cy íeiliornus, 

Sy’n deun dyn i fyn’n ibyfygus. 

Testament Reuben, a wnaeth efe i’w blant wrth ei farwolaeth 
2tnewn perthynas i’r pethau oll ag y rhoddes efe orcbymyn i’w 


TPGORN SEION. 


43 


rölant o'u plegid cyn ei farwolaetb, yn y 125 flwyddyn o’i fywyd , 
duy flynedd ar ol marwolaeth Josepli : ei blant, a phlant ei 
'blant, a ddaethant i ymweled ag ef, ar ei glaf wely, ac efe a 
ddywedodd wrthynt, 

Fy rnhlant, wele fi yn marw, ac yn myned i ffordd fy nhadau ; 
a plian welodd efe ei frodyr, Judah, Gad, ac Aser, efe a ddywed- 
odd, Codwch fi, fy mrodyr. fel y mynegwyf i chwi ac i’m plant, 
yr hyn a guddiaie i yn fy nghalon; canys yr wyf weithian yn 
tynu tua fy hir gartref. Ynn, gnn sefyll i fyny, efe a ddywed- 
odd, Gwrandewch fi, fy mrndyr, a chwithau fy inhlant, rhoddwch 
glust i eiriau eich tad Reuben ; a deliwch sylw, beth yr ydwyf yn 
ei roddi tan eich gofa). 

Wele, gorchymyn yr ydwyf y dydd heddyw, gerbron Duw y 
nefoedd, na byddo i chwi rodio yn anwybodaeth ietienctyd a 
godineb, yn mha un yr aethum i yn rby bcll, gan halogi gwely 
fy nliad; canys yn ddiau yrwyfyn hysbysu i chwi, ddarfod i’r 
Arglwydd fy nharo i â dolurus bläau yn fy ngewynau, dros 
yspaid saith mis ; ac fe ddarfuasai am danaf, oni buasai i’m 
tad Jacob weddio drosw yf at yr Arglwydd, o herwydd yr ydoedd 
efe yn meddwl i'y lladd i. Üeg mlynedd a thrugain oed oeddwn, 
pan wnaethum yr hyn oedd ddrwg yn ngolwg yr Arglwydd, a 
saith mis y bum yn gîaf i farwolaeth, ac â chalon rydd dros 
saiih mlynedd, myfi a’m poenydiais fy liunan o flaen yr Ar- 
glwydd; ni yfais win, na diod gadarn, ac nid aeth cig rhwng fy 
ngenau, ychwaith ni phrofais fara blasus, ond galaru ara fy 
mhechod, canys mawr oedd, ac na fydded cyffelyb iddo yn 
Israel. Ac yn awr, fy meibion, gwrandewch arnaf, fel y dan- 
goswyf i chwi yr hyn oll a welais i yn nghylch y saith ysbryd 
cyfeiliornad, yn fy edifeirwch. Belial sydd yn rhcddi saith 
ysbryd yn erbyn dyn, y rhai ydynt tfynnonau gweithredoedd 
ieuenctyd ; saith ysbryd a roddwyd i ddyn yn ei greadigaetb, 
trwy ba rai y gweithredir eí holl weilhredoedd ef. Y cyntaf, 
ydyw ysbryd y hywyd, a pha un y crewyd ei hanfod ef. Yr aìl, 
yw ysbryd gureled , trwy ha un y inae dysgeidiaeth yn dyfod. Y 
trydydd, yw ysbryd aroyHad , trwy ba un y mae hoftller yn dyfod, 
wrth dynu i mewn yr awyr, a’i hanadìu hi allan drachefn. Y 
pedweryìd, yw ysbryd Ueferydd, a pba un y gwneir gwybodaeth. 
Y pummed, yw ysbryd archwaethu , trwy ba un y mae ymborthiad 
yn dyfod ar y pethau a fwytaer neu a yfer, a thrwyddynt y 
cenedlir nerth, o herwydd s\lwedd y nerth sydd yn y bwyd, Y 
chwechfed, yw ysbryd had a chenedliad, trwy ba un y ìnae yn 
dyfod chwant i bleserau, o herwyJd hyn, yr olaf o'r greadigaeth 
ydyw, a’r cyntaf o ieuenctyd, am ei fod yn llawn anwybodaclh, ac 
anwybodaeth sydd yn arwain y rhai ieuainc, megys un dall, i’r 
ífos; neu, megys yr ỳch i’r preseb. Yu raysg y rhai hyn, y mae 
y seithfed ysbryd , yr liwn yw cwsy , gyda pha un y crewyd diflan- 
iad o naturiaeth, a delw marwolaeth. Gyda yr ysbrydoedd hyn, 
y mae yn gyramysgedig ysbrydoedd cyfeiliorni, o ba rai, Y cy.n- 
íaf, y w ysbryd trythyllwch, yr hwn sydd yn gorwedd yn y natnr 



ÜDGORN £ETON. 


44 

a’r sjnwyrau, Yr ail, ydyw ysbryrl annigonolrwydd , yr hwn sydd 
yn gorwedd yn y bol. Y trydydd, yw ysbryd cynhen , neu ymryson , 
ac yn gorwedd yn yr afu. Y pedwerydd. yw ysbryd ymhoywi , new 
ymawchu, fel y byddo yn gweled ei hun }n hurdd trwy orroodedd. 

Y puroraed, ydyw ysbiyd baìchder , yr hwn sydd yn annog i fedd- 
wl dros bethau mawrion, neu i dybied yn dda o hono ei hunan. 

Y chwechfed, ydyw ysbryd gwag oyoniant, lle mae dyn yn glodd- 
esta ei hunan, ac yn chwennych gwneuthur chwedl fawr mewn 
perthynas i'w genedl ei hun, a’i gydnabyddiaeth. Y seithfed, 
yw ysbryd anyhyriawnder , yr hwn sydd yn cynhyrfu i fyny y 
gwyniau, fel y bvddo i ddyn gyfiawni trachwantau pleserus y 
galon ; canys anghyfiawnder sydd gyia yr holl ysbrydoedd 
e.eill, gan gymmeryd twyll gyda hwy. Ac â’r holl ysbrydoedd 
yma yr ymgyfathracha yr wylhfed ysbryd, sef, cwsg a syrthni 
mewn camg ymmeì'iad a dychynunyiion, ac felìy eneidiau ieuainc 
sydd yu darfod am danynt, am fod eu meddyliau wedi eu 
tywyllu, ac yn guddidig oddiwrth y gwirionedd, ac heb ddeail 
cyfraith yr Arglwydd: ac hefyd heb ufyddbau i athrawiaeth 
eu tadau, fel y dygwyddodd i mi yn fy ienenctyd, 

Ond yn awr, fy mhlaut, cerwcli wirionedd, a hyny a’ch ceidw; 
gw’randewch ar Reuben eich tad, ac na adewch i’cb llygaid 
redeg i dremu ar ol gwragedd, ac na fyddwch yn unig gyda 
gwraig briodol; nac ymgeisiwch cbwaitli betli a fyddo gwragedd 
yn ei wneuthur, canys oni buasai i mi weled Bilha yn ymdrochi 
ei hunan mewn lle dirgel, ni buasai i mi syrthio i’r mawr ddrwg 
hwnw ; ond fy ineddwl a redodd ar wraig noeth, hyd oni 
rwystrodd i mi gysgu nes darfod i mi weithredu y fíieidd-dra 
liwnw ; a tlira bu fy nhad Jacob gyda ei dad yntau, Isaac, yn 
Gader, yn gyfagos i Ephrata, tŷ- o Bethlehem; Bilha a syrtb- 
îodd yn feddw, ac fel yr ydoedd hi yn gorwedd ac yn cysgu 
heb orchudd yn ei hystafeli, mÌDnau a aetbum i mewn, ae 
wrth weîed ei noethni hi, mi a weithredais anwiredd gyda 
hi, a chan ei gadaei hi yn cysgu mi a aethum ymaith. Ond yn y 
inan angel Duw a amlygodd fy’m drwg i'ro tad Jaco’o, yr 
hwn pan d laeth adref a alarodd drosof fi, ac ni chyffyrddodd â 
Bilha mwy. Gan hyny, nac edrychwch ar degwch gwragedd, 
ac na fyfyriwch ar eu ffyrdd hwy, ond rhodiwch â chalon syml 
yn ofn yr Arglwydd Dduw, gan ymarfer eich hunain ynghylcb 
rhyw waith, trwy gadw eich hunaiti niewn astudrwydd, naill ai 
mewn dysgeidiaeth, neu yughylch eich praidd, hyd oni roddo 
Duw i chwi wragedd a fyddo eí'e yn ei ewyllysio, rhag i chwi 
oddef megys ag y gorfu i minnau, canys ni feiddiais i edrych yn 
wyneb fy nhad hyd ddydd ei farwolaeth, na dy wedyd wrth yr un 
o’m brodyr, gan gywilydd; a’m cydwybod yn fy nghnoi am fy 
mhechod, ‘ie, y dydd hwn. Ond fy nhad a’m cysurodd, gan 
•weddio drosof ar yr Arglwydd, ar i’w ddigofaint ef gilio oddi- 
•wrtliyf, ac felly darfu i’r Arglwydd ei hun, ddangos i mi : ac o'r 
amser liwnw allan, fe’m cadwyd i rhag pechu inwy. 

Chwithau, fy mhlant, yn yr un modd ymgedwch at yt liyn jr 


L'DGORN ÜEION. 


45 

Wyf yn ei fynegi i chwi, ac na phechwch chwithau ; canys god 
ineb sydd yn dystrywio yr enaid, ac yn achos i dynu at eulunod, 
o herwydd ei fòd ef yn arwain y raeddwl a'r dealltwriaeth i 
gyfeiliornad, ac yn dwyn dynion i‘w beddau cyn eu hamser ; canys 
godineb a ddyfelhodd lawer dyn : ac er bod gwr yn henafgwr 
anrhydeddus, etto y mae yn watworgerdd o flaen Belial ; ac 
hefyd o flaen meibion dynion. A Joseph, o hei wydd iddo yra- 
gadw oddiwrth wragedd a godineb, a glanhau ei feddyliau oddi- 
wrth bob drwg, a gafodd ffafr gyda Duw a dynion ; yr Aifft wraig 
a wnaeth lawer iddo ef, trwy arfer cymhorth dewiniaid, a thrwy 
gynnyg ei seigiau gwenwynllyd, ond aracan ei feddwl ef iìîs 
unodd ag un dymuniad niweidiol; ac oblegid liyn, Duw ein 
tadau a’i gwaredodd ef oddiwrth bob raarwolaeth gweledig a» 
anweledig : canys os godineb ni chaiff feistroli eich meddyliau, 
ni lwydda Belial yn eich herbyn chwi. 

Fy meibion, pethau niweidiol yw gwragedd, a phan fyddo 
arnynt eisieu nerth a gallu yn erbyn gw-r, hwy a neithr dant 
dwyll i’w dynu ef atyut drwy ddichell, a*r hwn a fetbo gandJynt 
ei feistroli drwy nerth, bwy a’i gorchfygant ef drwy dwyll. 
Canys angel yr Arglwydd, yr hwn a’m dysgodd i, gan ddywedyd 
wrthyf o’u plegid hwy, fod ysbryd godineb yn cu raeislroli hwy 
yn fwy nâ’r meibion, a’u bod hwy beunydd yn arfer eu hunain 
yn eu calonau yn erbyn gwyr ; Yn pyntaf, gwneuthnr i’w medd- 
yliau gyfeiliorni, trwy iddynt wych-wisgo eu hunain ; ac yna 
tywallt eu gwenwyn iddynt trwy eu golygon, ac yna yn eu cwbl 
ddal hwy yn garcharorion â’u harferion. Canys gwraig nid yw 
abl i orchfygu gwr. 

Gan hyny, fy meibion, ffowch oddiwrth odineb, a gorchymyn- 
wch i’ch gw r ragedd a’ch merched, na byddo iddynt addurno neu 
wychu eu penau; ac ewyllysiwch iddynt geryddu eu golygon ; 
pob merch sydd yn ymdrin yn dwyllodrus yn y pethau byn, 
sydd yn haeddu cerydd yn y byd a ddaw; canys yu y modd hynj 
y twyllwyd y gwiliedyddion cyn y diluw, cyn gynted ag V gwel- 
sant hwy, fe ddarfu iddynt syrthio mewn cariad â'u gilydd, fe 
ddarfu iddynt feichiogi ar weitlirediad yn eu metldyliau, a'u 
troieu hunain ar duii dynoì, ac a yraddangosisant iddyu! eu cyni- 
deithas gyda eu gwyr ; a’r gwragedd wrth feichiogi ar y dymun- 
idut o honyut yn uychymraygion eu meddyliau, a esgorasant ar 
v ce vri ; canys y gwilie lyddion a y raddangosasant iddynt hwj 
â’u huchder hyd y nei'oedd. 

Gan hyny, cedwch eich hunain rliag godineh, ac os anirenwch 
gael meddwl eglur. cedwch eich hunain oddiwrtb wragedd,a gwa- 
herddwch iddynt hwythau gyfciilacl] gwyr, i'el y byddo iddynt 
gadw eu meddyiiau yn lán ; cains er nad ydyw gwastadol 
gyfeillacli bob araser yn gweithredu drygioni, etto, y n»ae yn 
magu anfeddyginiaethol golynau iddynt hwy, ac i ninnau gyw - 
jlydd tragywyddol o ílaen Belial; o lierwydd nid oes tnewn 
godineh, na dealltwriaeth, na duwioldeb ynddo, a jdiob ceufigen 
sydd yn preswylio yn y dymuniad o liouo : ac o achos hyuy y bydd 



46 


UDGORN SETOTÍ. 


i chwi genfigenu wrth feibion Lefi, a cheisio ymddyrchafa uwch 
eu llaw hwv, ond ni hyddwch chwi abl i ddwyn i ben, canyt 
Duw a ymddial drostynt hwy, a chwi a fyddwch meirw o farwoì- 
aeth beryglus. O herwydd i Lefi ac i .Juda y rhoddes Duw y 
îlywodraeth, ac i minnau, Dan, a Joseph, y cauiatâodd fod yn 
dy wysogion gyda hwynt. O herwydd hyny, yr ydwyf yn gorch- 
ymyn i chwi wrando ar Lefi, canys efe a gai'ff adnabod cyfraith 
yr Arglwydd ; ac a esyd allan farn, ac a offryroa aberthau dros 
ísrael, hyd gyflawn amser Crist yr Archoffeiriad mawr, canys yr 
Arglwydd a’i llefarodd. 

Ac yr ydwyf fimiau yn goîchymyn i cliwi trwy Dduw y nef- 
oedd, ar i bob un o honoeh ildelio yn uniawn â’i gymmydog, a 
glynu wrth Lefi rrewn gostyngeiddrwydd calon, l'el y byddo i 
chwi dderb\n y gyfraith alían o’i enau el canys efe a fendithia 
Israel a Juda. 

A Duw a ddewisodd Juda i fod yn frenin ar yr holl bobl, gan 
hyny, mawrliewch ei had ef ; canys efe a fydd marw drosoch 
chwi yn y frwydr, yn gystal yu weledig ac yn anweledig, ac a 
deyrnasa drosoch hyth ac yn dragywydd. 

Yna Reuhen, gwedi iddo roddi y gorchymynion hyn i’w blant, 
au bendithiodd hwynt, ac a fu farw ; a hwy a*i rhoddasant ef 
mewn arch, ac a’i cariasant ef allan o’r Aifit, ac a’i claddasant 
ef yn Hebron, yn yr ogof ddwbl lle yr hunodd ei dadau. 

( I’w barhau.) 


PWY SY’N PROFFESU GWYRTHIAU ? 

Atebwn mai y rhai hyny sydd yn treio eu gwadu — y sectariaid ! 
Cawsom afael yn ddiweddar yrn nliud. 64 o un o gyfrolau yr 
“ Efangylydd,” a gyhoeddid gynt gan yr Independiaid yn Llan- 
ymddyfri ; cawn gopio o honi yr hanes a ganlyn: — 

“ FACHAD MISS FANCOURT. 

Mewn pevthvnas i iachad Miss Fanconrt, yr hyn a ystyrir 
gan lawer yn wyrthiol, nyui a roddwn ger gwydd ein dar- 
llenyddion yr hanes yn wirioneddol, lel ua raid i neb betruso o’i 
herwydd. 

“ Âliss Fancourt sydd ferch i’r Parch. J. Fancouri, o Gaerludd, 
ac a gy mnierwyd yn glaf yn mis Tachwedd, 1822. Yr oedd 
gwaew mawr trwy ei holl aelodau, ac ar droion byddai ei phoen 
yn dra angherddol A/nryw feddygon a ymwelasant à hi o bryd 
i brvd, a defnyddiwy-1 pob moddion er ei hesmwythau, ond yn 
gwbl oíer. Aeth taa glnn y raôr ardroion, ond dychwelai vn ol 
yn yr un sefyllla; ac aeth mor wan yn y diwedd fel braidd y 
gallasai symud un droed o tìaeu v llall. Ac er pob yradrechion 
i vr gwe lliau, yr oedd yu glaf iawn, ac yn v loe&ion mwvaf pan 
5 çynnygai ysgogi. Nos Fercher, yn mis Hydref, 1830, galwodd 



UDGOBN 9EION. 


47 


•jfaiH yn y tỳ er ymweled Ä hi, a phan yr oedd y cymdeithion 
yn ymadael â’r ystafell lle yr oedd hi, gwnaeth ei chyfaill, v 
Parch. Mr. G., ryw esgusodion i aros yn ol. Eisteddodd yr. ei 
hymyl, ac wedi siarad rhyw bethau, cyfododd, gan ddywedyd, Y 
inaent yn fy nysgwyl i swper ; estynodd ei law iddi, ac wedi 
dywedyd rhyw beth am ei hafiechyd, ychwanegodd, Y mae yn 
drueni mawr gweled neb yn cael ei gaethiwo yn y wedd hon ; 
atebodd hithau, Y mae wedi ei anfon inewn trugaredd. A ydych 
chwi yn credu hyny, eb efe, ac yn credu y gall yr un drugaredd 
e ch adleru chwi ? atebai hithau, Ydwyf. A ydych chwi, ych- 
wanegai Mr. G., yn credu y gall îesu iachau fel yn yr amaerau 
gynt ? Ydwyf. A ydych chwi yn credu mai anghrediniaetìi 
sydd yn rhwyslro hyny ? Ydwyf. Ymddangosai Mr. G. y pryd 
hyn, fel yn ymdrechu â Duw mewn gweddi daer; Y*na, ebe efe, 
cyfodwch, a rhodiwch, deuwch at eich teulu. Y’maflndd yn ei 
llaw, a gweddiodd am i Dduw ogoneddu enw ei Fab Iesu. Hi- 
tliau a gyfododd mewn cryfder, a pheidiodd ei lioll boenau, a 
rhodiodd lawr i’r grisiau, tra y gweddiai Mr. G., Arglwydd, 
trugarha wrthym ; Crist, trugarha wrthym. Daeth ei holl esgyrn 
i’w lleoedd, a’i chnawd,yr hwu ydoedd rydd o’r blaen,a galedodd 
fel y uiae mewn dyn iach.” 


LLYFRGELL FORMONAIDD. 

Mae Congress, yn ei sesiwn ddiweddaf, wedi npwyntio pum mil 
o ddolars er dechreu llyfrgell at wasanaeth dinasyddion Tiriog- 
aeth Utah, ac y iuae John M. Bernhîsel, Ysw., un o’r dirprwywyr 
dros Utah yn y Congress, wedi ei benodi i brvnu y llyfrau. Mae 
y boneddig caruaidd a rhagorol hwn yn y ddinas hon yn awr, yn 
prynu raewn actiwnau a llefydd ereill, lle bynag y gallo ddef- 
nyddio yr arian yn fwyaf manteisiol. Derbynia hefyd lyfrau a 
chyhoeddiadau ereill yn rhoddion, oddiwrth awdwyr, cyhoeddwyr, 
ac erwilí, i’r un perwyl. 

Mae hon yn anturiaeth ryfedd a dyddorawl. Mae y Mormon- 
iaid diystyredig, ar ol cael eu gyru o Illinois, wedi sylfaenu am- 
herodrasth yn nghalon y cyfandir, mor eang, mor gymraeradwy, 
nes y raae Congress w-edi rhoi llywodraeth diriogaethol iddynt» 
wedi panodi p«n yr eglwys yn lywodraethwr y diriogaeth, ac wedj 
gwneyd y ddarpariaeth hyn. tuag at îyfrgell gyhoeddus. ATae yn 
debygol mai y Drefedigaeth Unol, y fynyd bresennol, yw y decaf, 
y fwyaf trefnus, a’r fwyaf llwyddiannus yn y byd. Alewn deg 
mlynedd etto, bydd Ulah yn Dalaeth gyfoethog a galluog, yn 
meddu trefn-lywodraeth a sefydliad crefyddol mor bynod â dim 



UDGORN SBION. 


49 

erioed a foilolodd yn yr amseroedd sydd wedi pasio. Mae j 
Mormoniaid wedi cael eu tyraraor o erlidigaeth a merthyrdod — 
V maent wedi dal yn ffyddlawn at eu ffydd. Ar ol cael eu gyru 
o un ddinas, ac oddiwrth un d ?ml, y maent wedi sylfaenu rhai 
llawer mwy. Mae eu halltudiad o Ulinois, gan werin orraesol a 
cham-arweiniol, wedi rhoi iddynt wlad ear.g o gyfoeth diderfyn, 
ac i’r cyfundeb hwn diriogaeth hresennol a thalaeth ddyfodol, 
ag a fydd yn mhen ycbydig amser, yn ol pob argoelion, yn ym- 
restru gyda’r gwychaf. 

Gyda’r fath gymtneriad, y fath ddiwalliant, arweiniad y fath 
ragluniaelh, a chyda sefydüad cenadol mor weitligar, ni fyddai 
yn rhyfedd, raewn canrit' etlo, i weled y ffydd Formonuidd t.edi 
ymledaenu dros hanner ein cyfandir. INlae pethau n.wy rhyfedd 
nâ hyna wedi dygwydd. Nid oes un gredo grefyddol yn wawdlyd, 
a dylera fod yn ofalus pa fodd yr ydyra yn diyslyru — llawer mwy, 
pa fodd vr ydym yn erlid ffyJd ddewisol unrhyw bobl. — The Neie 
Yorh Picayune.Jan. 4, 1851. 


“NATÜR GWYRTHIAU” ETTO. 

Aleb i ofyniad Meurig yn Seren Rhagfyr. 

Mr. Gomer, — Dymunaf ganiatâd i hysbysu Meurig raai dweyd 
a wnaethum i, y gellid rhestri yr apnstoîion yn au-gristiau, & c., 
pan íetbent gytìawni gwyith, ar yr un tir ag V gellid rhestri 
rhai o “ biophwydi’* Saint y Dyddiau Diweddaf yn au-gristiau, 
pan fethent hwythau gyíia vni gwyrtli Darliened eich golieb- 
ydd yr ysgrif etto. Nid oedd fod yr apostolion yn raetho ceryddu 
yr ysbryd raud a hyddar, yn un prawf nad oeddynt yn medru 
cyflawni gwyrthiau, mwy nag y byddai raethiad ríiai o “ bio- 
phwydi’’ v Saint i gytìawni y wyrlli a ewyilysiai Älr. Gwilytu ab 
Dewi, yn un prawf nad ydynt yn medru cyflawni gwyrthiau. Yr 
wy f yn deall fod y Saint yn hòni eu hawdurdod i breget u, 
bedyddic», bwrw allan gythreuliaid, ia-. hàu y cleifion, 6cc., yn yr 
un modd ag yr hònai y dyscyblion gynt. l’e gwelai Meurig neu 
Gwilym rai o’r Saint yn raethu bwrw cythraul aìlan, neu \n 
methu iachâu rhyw un heb feddyginiaeth, oni fyddent yn barod 
i íloeddio, “ Twyllwyr,’’ “ gau athrawon,” &c. ? ond beth a 
ddywedaut ain yr apostolion yn raethu ceryddu y cythraul, a 
l’hauì yn eynghori T'imotlieus i ymarfer â meddygini^eth er ei 
iachâu ? Eẁíllai yr atebent, Nid oedd gan yr apostoüon ddigon 
o ffydd, ae ni ddarfu iddynt ympry lio a gweddio; hefyd, yr oedd 
íTydd Paul yn wan, neu nid oedd çr Arglwydd yn ewyllysio 
rhoddi iecliyd. Ünd, paham nad ellir caniatâu hytiy i'r Saint, 



ÜDGORN SEÎON. 


47 

drtiain ? Dywedai Crist wrth ei ddyscyblion, — “ Pe bai genych 
fí'ydd tnegys gronyn n hâd mustard, chui a ddywedech wrih ▼ 
niynydd hwn, symud oddi yma draw, ac **fe a symudai ; ac ni 
bydd dim anmhosibl ichwi.” Yn awr, fe welir mai ffydd yw 
y gal’u gwyrthiol ; ac yn ol ffydd dy n y mae Duw yn gweith- 
redu, ond hefyd yn ol ei ewyllys pì hun. Y mae cytle, o ganlyrt- 
iad, gan Meurig a liwiìym ab Dewi i gyflawni gwyrthiau, os 
ydynt yn ddyscyblion iawn i Grist, ac os gallant weithrpdu ffydd 
ddigonol at hyny; ond nid yw yn debygol y buasai Duw yn eu 
cynnorthwyo i wne\d gwyrthiau er boddloni ceiswyr arwyddion. 
Dig'-n tebyg, pe buasai y ddau hyn yn meddu digon o fifydd i 
wneyd gwyrth lechan, a phe buasai ereill \n bwgwth eu galw yn 
•‘dwyllwyr '* os na chyflawnent rhyw wyrtb fawr a chwennychent 
hwy, raegys porthi pum mil â phum torth a dau bysgodyn, ond 
odid na chlywsid hwy yn y» ddadleu fel hyn : — u Nid ydym ni, 
chwi wyddoch, ond aelodau cyffre liü yn nghoilT Crist; nid gwiw 
i cbwi ddysgwyl i ni gytìawni yr hyn a wnai y fath ddynion â’r 
apostolion ; ac hefyd nid oes hanes genym <>r.d sra ddau o'r rhai 
liyny fsef Pedr a Phaul) yn medru cytìawni gweithrpdoedd mawr- 
ion ; ac hefyd nid iaun oedd dysgwyl iddynt hwy, chwaethach 
nyni, i gytìawni pethau mor rhyfedd â Christ : ac er v oyfan, yr 
ydych am i ni bortlii pum mil yu wyrthiol, neu rywbeth o’r fath, 
a hyny hefyd er boddloni ceiswyr arwyddioo !” Yn wir, bnasem 
yn ymresymu yn gall iawn, ac yn unol â phob ysgrytbyr, am a 
wn i. Ond gallai ddygwydd na fuasai y ddau hyn «edi eu cvn- 
nysgaethu gau yr Ysbryd Glan â’r ddawn i “ wneuthur gwyrth- 
iau,” eithr â’r ddawn o “ ymadrodd doethineb” neu “ brophwydol- 
iaeth” (gwel I Cor. xii) ; o ganlyriiad, ni ellid dysgwyl iddynt 
wneyd un math o wyrth, chwaethach un fawr. Ofer fuasaí 
dysgwyl iddynt “ i iachâu,’’ pe dawn “ amryw dafodau’’ fyddai 
ganddynt; ac ofer fuasai dysgwyl iddynt “ brophwydo, > ’ pe “ dawn 
i iachau” fyddai ganddynt. Fe wel ein cyfeillion, ynte, mai 
ffolineb yw ceisio arwydd gan y Seintiau, pe buasai hyny vk 
ysgrythyrol a rheolaidd, heb wybod pa beth y maent yn fedru yn 
gyntaf. Ond y mae yn amlwg wrth ddarllen y hennod a gyfeir- 
iasom ati, mai aelodau yn perthyn i gorfif neu eglwys Crist, yw yr 
holl wahanol ddoniau hyny, ac nad ydynt i’w defnyddio ond er 
adeiladaeth y corfif, 

Ond rhag myned yn rhy faitb, caf sylwi ar yr hyn y ma« 
Meurig am wybod yn fwyaf neillduol geuyf. Gofyna, pa un ai 
ditìfyg galla ueu dditfyg tfydd oedd yr achos i’r apostoíion fethu 
bwrw allan yr ysbryd mud a byddar. Dywedai Crist wrtbynt, pe 
buasai ganddynt gymmaint â gronyn o had mwstard o ffydd, na 
í'yddai dim yn anmhosibl iddynt; o ganlyniad, yr oeddynt yn 
ddiffygiol o ffydd pan fethent. Yr oedd eu gcillu yn ymddibynu 
ar eu ff'ydd. Eu hanallu hwynt oedd anghrediniaeth ; ac am 
anghredu yr oeddynt yn cael eu ceryddu gan Grist. Er hyny, 
dangosai Crist iddynt nad elai y rhyw hyny o gythreuliaid allan, 
oddieithr fod ganddynt flfydd gref, heb ympryd a gweddi. Gotj- 





CDCORN SEION. 


efithiwyf y rliydd hyn foddlonrwydd i Meu. ig ; os fel arall, ní 
bydd dim i ini i wneyd ond ail gynnyg. 

Yr eiddoch, syr, yn ddiffuant, 

Glan Teifi. í. M. 

[Cyboeddwyd yr ya^rif uchod o’n heiddo yn “ Seren Goiiier, ,> am lonawr, 
1847.— Gol.] 


Y SAINT YN LLUNDAIN. 

Ymddengys oddiwrth Star No. 3. fod y Saint yn y brif ddinas 
yn bwriadu cyfíawni gwaith ardderchog yn ystod y lìwyddyn hon. 
Maellywydd y gynnadledd, sef Eli B. Keìsey, wedi ne.*ydd yru 
i Liverpool am y llyfrau canlynoi : — 600 Bo<<ks of Mormon ; 
600 Doctrine and Covenants ; 600 Hymn Books ; 16.000 King 
dom of God, parts 1, 2, 3. aud 4 ; 4,000 Divine Authority ; 1.000 
Remarliable Ýisions; 24,000 Divine Authenticity, Nos. 1 , 2 , 3, 4 , 
■5, & 6 ; 500 Absurdities of Immaterialism ; 500 Reply to Re- 
marks on Mormonism ; 1,500 New Jerusalem; 24 Vols. of Star, 
No. 11, bound, half calf ; 24 Vols. Times and Seasons, No. 6, 
bound, half caíf; 3,000 Great First Cause ; 800 Taylor’s Dis- 
cussion; 1,000 Gibson’s Discussion. Meddylia gymmeryd man- 
tais ar “ ffair fawr y byd’’ ag sydd i ddygwydd eleni yn Llundain, 
ac hefyd i agor siop yn agos i Paternoster Row, o ba le y gellir 
cael llyfrau y Saint i unrhyw gwr o’r wlad. Mae y dyn da hwn 
Tn meddwl ffurfio rhyw fath o glybiau yn y cangenau, a gosod 
pawb i gyd-weithio, fel nad ystyria werthu y rhifedi anferth uchod 
o lyfrau ond gorchwyl hawdd. Mae yno 56 ogangenau, ac wedi 
ibob cangen wneyd ei rhan, meddylia y gall gyflawni ei amcan 
o wertlm y llyfrau dan sylw, a thalu am danynt yn fisol i’r 
prif-ddosparthwr, yr hwn yw William Cook, 35, Jewin Slreet, 
City, London. 


YMADAWIAD YR HENURIAD ORSON PRATT. 

Ar y 22ain o lonawr, darfu y Saint yn Liverpool gynnal cyfarfod 
i ffarwelo â’r Henuriad Orson Pratt, yn y Music Hali, Bold- 
Strèet, lle y trefnwyd pob peth mewn modd tra medrus. Yr oedd 
y byrddau wedi eu gosod allan â gwydreidiau o ddwfr oer, con- 
'fectioncry , a ffrwythau, yn lle tea. Yr oedd y wledd yn rhad 
S’r Saint, gan fod y draul yn cael ei thalu gan ddau wr boneddig 
perthynol iV gangen hono. Yn mysg yr ymwelwyr yr oedd yr 
Henuriaid Wallace, Gates, Wheelock, Phillips, Bell, a Rowan. 
Chwareuid y piano gan Miss Collinson. Yr oedd yr olygfa ar 
y Saint yn gariadus, a’u gwynebau yn dangos eu hod yn meddu 
dawn vr Ysbryd Glân. Yn ystod yr hwyr, anrhegwyd Pratt gan 
gangen Lirerpool â thyst-lythyr o gymmeradwyaeth am ei weith- 
ìedoedd gorchestol tra yn y wlad hon, er dangos yn Ninas y 


t'BGOílN SEION. 


51 


I.lyn Halen. Yr oedd wedi ei ysgrifenu yn gywrain ar ftmrwny 
a’i addurno â cornice a rhòl wedi eu goreun». 

Ar y 29ain o Ionawr, yr oedd y llong Ellen Maria , ag oedd i 
yrafudo y Llywydd Prafct a’i gwmpeini, yn gadael y dock yn 
Liverpool ; eithr arosodd hyd boreu dranoeth vn ei enau, p-<n yr 
aeth y brawd Pratt a’i deulu i raewn at y lìeill ; ac yna hwyliwyd 
ymaith yn ddioed. Yr oedd nifer V Saiut Cymreig yn y llong 
hon yn 66. Y Duw Bollallur'g a gadwo ei was Oìson Pratt, a« 
a’i harweinio ef a’i gwrapeini yn ddrogel i dref. 


AT YR HOLL SAINT TRWY BRYDAIN FAWR A’R 
íWERDDON. 

15, Wilton Street , Lirerpool , Chwef 1, 1851. 
Anwtl Frodyr, — Y r wyf wedi cytuno am y llong Americanaidd 
“ Olympus,” Capt. Wilson, i hwylio i New Orleans ar ddydd 
Gwener, yr 28ain o’r rais presennol. Hon fydd yr olaf a’r unig 
long a hwylia efo Saiut, hyd fis Medi nesaf; gan hyny, dylai 
pawb sydd yn ewyllysio sicrhau lle ynddi, aufon eu henwau, eu 
hoedran, eu galwedigaethau, a’u rhagdaloedd o £ I, ain bob per- 
son dros fiwydd a than bedair blwydd ar ddeg oed, yn union- 
gyrchol, gan ei bod yn cael ei llenwi yn gyflyin. Rhaid i enwau 
ac oedran babanod, os bydd rhai, gael eu daufon liefyd, er eu 
bod yn cael eu cludo yn rliad. 

Gwnaed yr henuriaid llywyddol hysbysu hyn yn yr eglwysi mor 
fuan, ac mor gyffrediuol, ag y bo posibl. 

Franrlin D. Richàrds, 


Y TAD, Y MAB, A’R EERCH. 

[0 Saesneg yr Aposiol John Taylor , o Ffrainc .] 

Y MAli. 

I.lon awn i’r gorllewin, i’r hyfryd wlad wiw, 

I drigo at bobl fendithiwyd gan Dduw; 

Fy nhad, O’m Tad anwyl, dywedwch paham 
Na ddewch chwi i’n cludo i’n cartref dinam. 

Gwlad, gwlad, hofF, hoff wlad, 

Ein Tad, O dèwch gyda ni i Seion, hoff wlad^ 
Y FERCII. 

Pahara, O ’Nhad anwyl, na ddewch yno i fyw, 

Can’s Seintiau ddylifant i Seiou, raedd Duw; 
Î3endithiou nefolaidd yn hael iddi ddug, 

A obyda rhai cywir, pur galon, y trig. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 

Ein Tad, 0 dewch gyda ni i Seion, hoff wla4- 


62 


UDGORN SEION. 


Y TAD. 

Blant anwyl, ystyriwch — y daith sydd yo mhell, 

A’ch mam sydd yn egwan, a minnau fawr gwell ; 

Pe trengai, wrth deithio, eich hen fam a’ch tad, 

Meddyliech mai gwell fuasai aros ’n ein gwlad, 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 

Sef gwJad ein mabandod — ’does le fel ein gwlad. 

Y MAB. 

Ond, ’Nhad, ca’wd dadiuddiad gan Dduw am y cwyn 
Sydd rhyngddo â Babel, 1 îe magwyd ni'n fwynj 
Daw barnedigaethau trwy’r llwythau yn lli, 

A rhag eu holl ddrygau gwnewch ffoi gyda ni. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 

Ein Tod, O dewch gyda ni i Seion, h( ff wlad. 

Y FERCH. 

A thrwy’r lioll daith unig, fy Nhad, cymhorth sydd — 
Cysuraf a gwyliaf chwi’r ncs fel y dydd ; 

Ac eni»yì a’ch gwarchad, a’ch cvnnal i’r làn, 

A Duw a r\dd gysur a heddwch i’ch rhan. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 

Ein Tad, O deweb gyda ni i Seion, hoff wlad. 

Y TAD, Y MAB, a’r FERCH. 

Wel, ynte, cawn fyned i’r wìad dros y môr, 

Can’s gwell ini’n ddiau yw’r peth drefnodd Iôr; 
Cyd-deithio i Seion â’n pwys ar Dduw wnawn, 

Cawn wobr y cyfiawn, os ffyddlon parhawu. 

Gwlad, gwlad, hoff, hoff wlad, 

Ni awn gyda’n gilydd i Seion, ein gwlad. 
llerthyr. CyJ. Benjamin Daties, 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Na feiwch cyn chwilio i’r gwir; deallwcli yn gyntaf, ac yna 
ceryddwch. 

Taliadau o Ton. 23 hyd Chwef, 6. — Sir Fflint, £1 2s; 
Sir Feirionydd, «ifl 13s; Dinas, £l 9s 6c ; Cwmbach, lOs; 
Rymni, 14s llc; Georgetowm, £l ; Merthyr, Is 4c. 

Ath. a'r Cyf. — Daw allan yn ddioed bellach. Rhwystr 
bychan sydd, eithr y mae ar symud. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis , Printer , John's Street , Genrgctown, Merthyr - 
Tyrìfil ond na ddanfoner yngliylch dim arall. 


J O H N DAVIS, AEG RAFFYDD, UüRTH YR-TYDFIL, 


UDGORN SEION, 

NF.Ü 

Bmn g 


Rhif. 4.] CHWEFROR 22, 1851. [Fris ]g. 


PEDWERYDD EPISTOL CYFFREDINOL LLYWYDD- 
IAETH EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDDTAU 
DIWEDDAF, O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR, 
YN NIIALAETH DESERET, AT Y SAINT GWASGAR- 
EDIG AR HYD Y DDAEAR. 

YN ANERCn: — 

Anwyl Frodyr, — Mae cyfleusdra arall wedi ei roddi, tru-y ba 
un y gallwn wneyd yn bysbys i cbwi y pethau mawrion ag y niae 
Duw wedi wneuthur i’w bobl ; oblegid yn ddiau y mae wedi peri 
5’r anialwch flaguro a blodeuo fel y rhosyn, ac i ddwyn ei ÛTrwyth 
3 r n ei bryd, tra mae lleoedd anghyfannedd mynyddoedd Ephraim 
yn dadseinio â moliant i Dduw Israel. 

Oddiar ein hepistol diweddaf am y 12fed o Ebrill, y mae ein 
Tad Nefol wedi lloui eiu calonau, a chryfûu ein dwylaw ; ac y 
mae’r ddaear wedi dwyn cynauaf toreilbiog. Ar y 12fedoFai, 
yr oedd dau bren peatys (pcach), o dyfiad dwy flynedd, mewn 
blodau ; a darfu i amryw brenau, mewn gwahanol ranau o’r 
ddinas, flodeuo yn awr ac eilwaith hyd y nawfed-ar-hugain, pan 
yr oedd cwrens, pys, ffa, &c., yn blodeuo; a gwenai natur with yr 
argoel o ffrwythau cynnar ; ond ar y 17cg o Fehefin, disgynodd 
cryn eira ar y mynyddoedd amgylcîiynol, yr hwn a ddilynwyd 
gan rew caled ar y 18fed, ac ychydig ar y ISeg, yr hyn a niweid- 
îodd y gwinwydd a’r planigion tyner, vn fwy neillduol felly ar y 
tiroedd iselaf; er hyny, teimlwn yn hyderus y gwna y dyffryn 
hwn etto gynnyrchu y ffrwythau mwyaf dewisol, cynnefin â’r 
latititdes, megys y cynnyrcha yn awr y llysiau mwyaf rhagorol. 

Darfu i’r peatys yn ngardd y hrawd Y’oung dyfu yn hyfryd, 



64 


UÖOORN SEION. 


hyd nes i’r plant eu dystrywio wrth chwarae; ac y maegraicn-' 
win California yn ffynu yn hyfryd yn yr un ardd, nc mewn lle'- 
oedd ereill yn y ddinas. 

Ar y 13eg o Fai, sefydlasom ff'rra, un filltir wrtli ddwy, gerllaw 
pont yr Iorddonen, er mwyn y tlodion, gan fwriadu adeiladu tai 
i’r rhai hyny nad ydynt yn alluog i adeiladu iddynt eu hunain ; 
ond wrth ymchwilio, cawsom allan nad oedd ond dau berson yn y 
Dyffryn ag oedd yn analluog i ddarparu drostynt eu hunain, a 
throwyd y fferm fwriadol yn dir pori am yr amser presennol. 

Mae yr Indiaid wedi bod yn fwy llonydd y tymmor hwn 
nag arferol; er fod yr Utiaid yn parhau i ledrata ein ceffylau a’n 
hanifeiliaid, mwy neu lai, ac yn bwgwth rhai. Darfu i fintai o’r 
Utiaid ladd mintai fecban o’r Snake Indians, rywbryd yn yr hef f 
a lladdwyd ganddynt nn dyn gwyn o’r enw Baker, ar y 29ain o 
Fai, rhwng dyffrynoedd Utah a San Pete. Er eu bod yn fwy di- 
weddar wedi bod ar eu helwriaetbau, ac yn dangos llai o elyniaeth 
hersonol ; etto, er mwyn diogelwch y bobl, ni esgeulusir dyscyblu 
ac addysgu Lleng Nauroo, oblegid nid oes neb genym i ymddi- 
hynu am gynnorthwy ond Duw a’i bobl ; ac y mae Duw yn cyn- 
northwyoy rhai hyny sydd yn ymdrechu cynnorthwyo eu hunain, 

Darfu i’r ymfudwyr o’r Taleithiau, a braidd o blith pob cenedi» 
ag sydd yn dyfod trwy y Taleithiau at y Mwngloddiau Aur, 
ddechreu cyrhaedd yma ar y 27ain o Fai, ac wedi parhan i ddod 
hyd yr amser presennol, er fod y rhan fwyaf o honynt wedi passio 
fis yn ol. Mae eu rbifedi wedi bod lawer yn fwy nag yn y 
flwyddyn flaenorol. Mae amryw wedi cyrhaedd ein dinas, ag 
oedd wedi eu gadael gan eu cyd-deithwyr i farw yn ochr y ffordd; 
ac y mae amryw o gwmnioedd a pliersonau wedi cael ymrafaelion 
yn eu plith eu hunain, ag nad oedd yn gweddu nemawr i gym- 
deithas wareiddiedig, y rhai a orfu i awdurdodau ein Talaeth, yn 
groes i’w dymuniadau, eu settlo. Taer ddyrauna dinasyddion 
Deseret, ar i’r teithwyr settlo eu hamrafaelion eu hunain; neu yn 
hytrach, ar iddynt beidio amrafaelio, fel y gallo ein swyddogion 
ddilyn eu gorcliwylion dyddiol yn heddychlawn. Pe na fyddai 
teithwyr yn cin plith, anghofiem yn fuan yr enw o gwyn cyf- 
reithiol. Fel pobl, meddwn ormod o waith i drafod raaterion 
felly. 

Mae ugeiniau lawer, os nid cannoedd, o’r ymfudwyr hyn, af ol 
çyrbaedd y dyffryn, a chlywed yr efengyl, am y tro cyntaf ur 


rüOORN 8EION. 


65 


ìatrer amgyîchîaJ, rredi cael eu bedyddio er maddeuant o’u pech- 
t)dau, ac wedi peidio myned ddira yn mbellach ; tra y mae ereill, 
wrth weled ein sefyllfa, ein heddwch, ein hundeb, a’n Uwyddiant^ 
er nad ydynt yn proffesu credu athrawiaeth Crist, yn myned tua 
thref mor gyflym ag y gallant, er dwyn eu teuluoedd yraa, lle y 
gallant fwynhau iechyd, raewn gwlad o ryddid gwladol a chref- 
yddol, lle y cânt eu hunain yn rhydd i wneyd yn iawn. 

Ar yr 8fed o Fehefin, derbyniwyd llythyron o Lythyrdy Iíanes- 
ville, trwy law Thomas S. Williaras, yn cynnwys yr hanesion 
credadwy cyntaf o’r Taleithiau y tymmor liwn ; ac ar y I4eg y 
tlechreuwyd argraffu y " Deseret News,” y cyhoeddiad cyntaf yn 
Nhalaeth Deseret. 

Anrhj'deddwyd y 4ydd o Orphenaf â gorymdaith gyhoeddus gan 
Leng NauYoo, yn eu gwisgoedd, yr hyn a orphenwyd trwy araeth 
wladgarol gan Lywodraethwr y Dalaeth. 

Mae y Peirianwyr Topographaidd wedi rhoi eu gwaith heibio 
am y tymraor, ac wedi dychwelyd i Washington, fel ag yr hys- 
bysir ni, trwy ffordd yr Arhansas. Yr oedd sôn wedi myned ar 
îed trwy y Taleithiau, mai derbyniad anroesawgar agafodd y Peir- 
ianwyr, a bod dyben eu hymweliad yn cael ei wrthwynebu trwy 
drais gan drigolion y Dyffryn. Rhoddwn yma ddyfyniad olythyr 
Captain Stansbury (Llywydd y fintai), at Olygydd y tl Deseret 
News,’’ dyddiedig Gorphenaf laf, 1S50, ynghylcn y matter. “ Pa 
fodd yr aeth y sôn ar led, yr wyf yn anwybodus, * * Mae 

yn hyfryd genyf i hysbysu na allai dim fod yn mhellach oddiwrth 
y gwirionedd, Derbyniwyd ni gan y Llywydd a’r awffurdodau 
cyhoeddus gyda’r parch rnwyaf, yn swyddol ac yn bersonol, a 
bydd i ni gofio yn ddiolchgar yr arwyddion lliosog o garedigrwydd 
o. pharch a dderbyniasom oddiwrthynt hwy a dinasyddion y lle. 

u Rhoddwyd pob mantais i ni er ein galluogi i gyílawni ©iu 
dyledswj-ddau ; cawsom fenthyg offerynau celfyddydol gyda phar- 
©drwydd, ynghyd a r cynnorthwy medrus a ffyddlawn a gafwyd 
o’r dechreuad yma, gan foneddig, tra adnabyddus fel cefnogydd 
eofn o’ch athrawiaethau chwi, ac aelod anrliydeddus a dylanwadol 
o’ch cydwladoldeb.” Mae yr holl lythyr yn Rhif, 4 o’r “Deseret 
News,’’ a gellir gweled copi o’r cyfryw yn mhob newyddiadur trwy 
yr Unol Daleithiau, ag sydd wedi taenu y chwedl a achosodd j 
llythyr, os bydd golygydd y cyfryw yn ddyn gonest. 

Cad wy d y drydedd wyl fiynyddol o ddyfodiad y Pioneers i’r 



WDGÖftî* SRiOff- 


w 

Dyffryn, ar y 24ain o Orphenaf, gan y cynnulliad cyhoedtîas, 
mewn raodd teilwng o’r achlysur, efo areithiau, auerchiadauF 
caneuon o fawl a diolchgarwch, a pheroriaeth, yn yr hyn y cyf- 
ranogai y Saint a’r pererinion i’r mwngloddiau fel eu gilydd. 
Mae crynodeb o’r hanes wedi ei gyboeddi yn Rhif. 7, 8, a’r 9 
o’r “ News.” 

Ar y dydd olaf o Orphenaf, aeth y brodyr Young a Kimbalî 
oddicartref ar ymweliad i Utah a San Pete, a dyçhwelasani ar y 
12fed o Awst, wedi caol allan le at sefydliad da, wedi lleoli dina9 
yn San Pete, ac wedi nodi ararywiol o leoedd canol, teilwng o 
sylw trefedigaethau bychain, y rhai a ddysgwyliwn gânt eu hym- 
sefydlu y tyraraor hwn, yr hyn a wna ffordd o dramwyaeth o'n 
trigfa lion i'n trigfeydd mwyaf deheuol. Caiff sefydliad San Pete 
ei gryfâu hefyd, ac ereill a ymledaenant ar y tu gogleddol, a thu 
hwnt, i Ogden, fel pan ddarfyddo yr ymfudiad y tyraraor hwn, 
y hyddo rhes o bentrefi, ychydig oddiwrth eu gilydd, dros fwy nâ 
200 o fillliroedd o bellder; ac y raae cwmpeini wedi ei siartro 
eisoes gau Gynnulliad Cyffredinol Deseret, i’r dyben o yru rlies o 
gerbydau rhwng Ogden a San Pete, i ddechreu raor gynnar yn y 
gwanwyn nesaf ag y gellir teithio, ac i redeg mor bell ag y cyr- 
haedd y sefydliadau; hefyd o’r brif-ddinas i swydd Tooele, 
heibio i Faddon y Llyn Halen Fawr. 

Mae Llywodraeth yr Undeb wedi bod yn llesg iawn i rwyddhau 
ffordd tramwyaeth rhyngddi hi a Thalaeth Deseret, ac wedi ein 
gadael i yraddibynu ar ein ffynnonellau ein hunain am wybodaeth. 
Ar yr ail o Awst, daufonwyd y brawd John Y. Green i Kanesville 
efo llythyron ; ac ar y lofed, cyrhaeddodd yr Heuuriad O. Hyde 
efo llythyron o Lytbyrdy Kane, liefyd y “ Frontier Guardian,” 
sef yr unig gyfres o newyddiaduron ag sydd yn ein raeddiant, o 
unrhyw barth o’r ddaear, ara y ílwyddyn ddiweddaf. 

Mae y tywydd wedi bod yn fwy cymylog, y nosweithiau yn 
dwymach, a’r cawodydd yn amlach yn ngwres yr haf, a llysîau- 
dyfiant yn gyfiymach, y tyramor hwn, nag yn flaenorol; o gan- 
lyniad yr oedd llai o anghen dyfrâu, yr hyn sydd w-edi bod 
o fendith fawr ; oblegid, yn ystod amser dyfràu, nid oedd digon 
o ddynion yn y Dyffryn i ddyfrâu y meusydd eang o yd, pe 
buasai raor sych â rhai tymraorau blaenorol. 

Mao v cnydau wedi bod yn doreithiog yn lioll sefydliadau 
Deseret y tyramor hwn ; ac yr ydyra wedi gwneyd pob yindrech 


t'DGORN SEION. 


57 

ì> diogelu er lles pawb ; ac er ein bod yn dysgwjl, yn ol yr hys- 
bysiaeth orcu ag yr ydym wedi gael, y bydd i’n poblogaeth gael 
ei chryfâu, yn agos, os nid yn gwbl, byintheg mil, y tymmor hwn, 
etto yr ydym yn hyderu9, os bydd pawb yn ddoeth, y cawn ỳd 
Iiau, a digon o fara i gynnal y cyfan, hyd gynauaf arall. 

Mae bod y boblogaeth dybiedig o bymtlieg mil o drigolion yn 
Deseret, y ílwyddyn ddiweddaf, wedi codi digon o ýd i gynnal 
y deg mil ar hugain am y ílwyddyn ddyfodol, yn ein cymhell i 
gredu yn ddiysgog y gall y deg mil ar hugain y flwyddyn ddy- 
fodol, godi digon i drugain mil y flwyddyn ddiîynol ; ac i’r dyben 
hwnw gwnawn bob ytnegniad, i ddyblu ein poblogaeth yn flyn- 
yddol, trwy gynnorthwy Trysorfa Ymfudol Barliaus y Tlodion, a 
darparu fel arall gogyfer à chynnaliaeth y boblogaeth hono. 

Trwy sylwi fod ymgasgliad Israel, yr hyn sydd yn achosi cyn- 
nydd poblogaeth yu nyffrynoedd y mynyddoedd, yn ran hwysig o 
Efengyl Iesu Grist, a’r un fwyaf pwysig ar yr amser presennol ; 
ni fydd i ni ddanfon allau ychydig neu ddim henuriaid yr hydref 
hwn, eithr eu dysgu i godi llafur ac adeiladu tai, a pharotoi gyf- 
erbyn âr saint, fel y gallont ddyfod yn heidiau, fel colomeuod i’w 
flenestri ; a dywedwn, cyfodwch ! at eich wageni a’ch pebyll, O, 
Israel gwasgaredig ! chwi saint y Goruchaf ! cyfoethog a thlawd, 
ac ymgasglwch i Daiaeth Deseret, gan ddwyn eicli erydr a’ch 
ogedi, eich offerynau at fedi a llofia, ac at ddyrnu a nitliio, o’r 
patrynau mwyaf cymmeradwy, fel y medro un dyn wneyd gwaith 
ugain, ar y maes gwenilh ; a bydd i ni yn fuan anfon allan yr 
henuriaid wrth y canncedd a’r miloedd i gynauaf eneidiau yn 
mhlith yr hoU genedloedd, ac fe gaiff trigolion y ddaear glywed yn 
ebrwydd am yr iachawdwriaeth a ddarparwyd gan Dduw Israel 
i’w bobl. 

Mae llawer o drigolion y ddinas yn gadael eu nwyddau gartref 
yr bydref hv;n, ac yn cymmeryd tir yn y wlad, er ei barotoi i 
ffermio ; ac y mae llawer o’r rhai sydd yn dyfod yn awr i’n plith, 
yn ymgasglu yn gwmnioedd o ddegau, ugeiniau, a degau a deu- 
■gain,i gydweithredu er noddi a chynnorthwyo eu gilydd, i agor 
meusydd newyddion, sefydlu sefydliadau newyddion, a pharotoi 
á ymborlhi y cyfeillion a alwn adref. 

Mae y negesyddion a ddanfonasom i’r dwyrain, yr hydref hwn, 
5 ymweled â gwersylloedd y Saint ag sydd yn ymfudo yma, ac i’n 
fcysbj6u am eu sefyllfa, wedi cael allau ffordd o Green River, ar 


58 


CDGORN SEION. 


y tu deheuol i’r hen ffordd, i’r Pacific Springs, lle y inae’r por/a 
a’r dwfr yn wcll ; hefyd, ffordd newydd ar ochr ogleddol y Sweeí 
Water River; yr hon,ynghyd à’r ffordd ar hoil ochr ogleddol y 
Platte River, o’i genau yn mlaen tua’r gorllewin, megys ag y ma» 
yr holl bellder wedi ei ddesgrifio, a’r rhan fwyaf wedi ei deithio 
gan ein pioneers yn 1847, yn ddiauimau yw y ffordd oreu i'r 
Saint o’r Taleithiau i Deseret. 

Croesi afon Missouri uwchlaw genau y Platte, a phasio y 
Loup Fork, yr hon yw yr unig afon o bwys i groesi ar y tu gog- 
leddol i’r Platte; hefyd, y Sweet Water, oddieithr gerllaw eî 
tharddiad yn y mynyddoedd ; ac yna nid oes dim rhwystrau na- 
turiol ar y ffordd hyd nes y deloch at y Green River, lle y gellir 
dysgwyl ferry yn amser dwfr ucliel, a rhyd dda yn ddiweddar 
yn y tymmor. 

Mae ein Tỳ Taleithiol wedi ei amgau; mae y murian yn agos 
parod i’w plastro ; ac nid oes ammheuaeth genym na fydd y 
gwahanol ystafelloedd yn barod at eu gwahanol ddybenion — eis- 
teddiad y Cynnulliad Cyffredinol, Prif-ysgol, Swyddfa Argraffu, 
a Swyddfaoedd y Degwm, y Llythyron, a’r Recordio, — y gauaf 
dyfodol. Mae y Badd-dŷ Twymn mor agos i’w orpheniad, fel ag 
y mae ymwelwyr yn cael baddo ynddo, ac y mae cerbydau bob 
dydd a phob awr yn rhedeg oddiyno i amry w ranau o’r ddinas. 

Y mae amryw ystordai mawrion wedi eu gorphen, ac yn agos 
eu gorphen, yn ein dinas, a digon o nwyddau o ran cyflawnder ac 
amrywiaeth, oddieitlir groceries, at anghemheidiau y bobl, hyd 
dymmor arall. 

Mae siwgr nìd yn nnig yn ddefnydd diod, ac yn beth moethus, 
eithr yn ei natur a’i sylwedd yn un o ranau cyfansawdd ein cyrff ; 
ac y mae cymmeryd yn helaeth o liono yn dda i feithrin iechyd ; 
a phe gallai y Saint gael mwy o gyíîawnder o liono, gallent fod ar 
lai o gig. Pe byddai pob person yn Deseret yn difa y drydedd 
ran o wns o siwgry dydd, trwy y flwyddyn ddyfodol, gofynai odd- 
eutu cant ac ugain o dunelli, yn fwy nâ sydd neu a gaiff ei ddwyn 
yma gan ein masgnachwyr y tyramor hwn ; ao yu ol y cyfrif goreu 
a allwn wneyd, defnyddid tri chant o dunelli yn y Dalaeth hon 
y flwyddyn nesaf, pe gellid ei gael. 

Dysgwyliwn ryw gymliorth yn y farchnad siwgr y tymmor 
nesaf oddiwrtli feithriniad y betys siwgr, a’r gwneuthuriad, eithi' 
ni all hyn effeithio ond ychydig y flwyddyn gyntaf, gan na4 


UDGORN SEION. 


69 

ydym wedi ein hysbysu fod mwy na bwshelaid neu ddwy o had 
pur y betys siwgr yn y dyffryn, er na wyddom am un wlad lle y 
mae mwy o sylwedd siwgraidd yn cael ei gynnyrchu mewn llys- 
iau, nag yn y wlad hon. 

Oddeutu canol Awst, aetli y brodyr Young a Iumball, yn 
nghwmpeini y brawd Hyde ac ereill, i ymweled â gwlad Weber, 
a rhoddasant gynlluti o ddinas Ogden, gerllaw afon Ogden, a 
rhwng hyuy a’r afon Weber. 

Mae y Cynnulliad Cyffredinol wedi cynnal sessiwnau goliir- 
iedig, yn achlysurol trwy yr haf. Yr oedd yr cisteddiadau yn 
fyrion iawn, er fod llawer o faterion pwysig wedi eu trafod, per- 
thynol i’n Talaeth ieuanc a blodeuog. Pan fabwysiadwyd ffurf- 
lywodraeth Deseret, ac y penodwyd ei chyíüniau, yr oedd ymsef- 
ydlwyr Deseret yn bump am bob tri i eiddo California Orlîewinol. 
Er hyny, gwnaed ymegniad nerthol gan Congress i dderbyu Cali- 
fornia i’r Undeb, er cadw Deseret allan, er fod ein herfyniad ni 
am dderbyniad i mewn o’u blaen hwynt hefyd. 

******** 

Llythyrd y Kane, yn Pottawattamie, yw y llythyrdy agosaf i’r 
Ile hwn, a tbrwyddo ef yr ydym ni wedi cario yn mlaen ein holl 
fusness â’r Taleithiau a gwleùydd traroor. Daeth mail o’r Unoi 
Daleithiau i mewn ynta ar y 9i'ed o’r mis liwn, o Independence, 
Missouri, trwy yr hwn ni dderbyniasom un newydd, oddieithr 
trwy y cludydd, gan yr hwn y d . sgasom fod cytundeb yn bodoli 
i ddwyn y mail drosodd unwailh y mis, a bod y Llywydd Taylor 
wedi marw. 

Mae y gohebiaethau at ac oddiwrth ein cyfeillion pellenig wedi 
bod yn dra ansicr ŷn eu trosglwyddiad, a byddai yn ddymunol, 
mor bell ag y gall hyny fod, i ddaní'on pob ysgriíàu gwerthfawr 
gyda rhyw bersonau neillduol. 

Mae y Trysorfeydd Y’mfudol Parhaus wedi eu defnyddio yn 
ddoeth y flwyddyn ddiweddaf, dan arolygiaeth uniongyrchol ein 
dirprwywr, Esgob Edward Hunter, yr hwn sydd gerllaw y lle 
hwn, ar ei ddycliweliad o Pottawattumie, efo chwmpeini mawr o 
Saint tlcdion. 

Dechreuwyd ein Cymmanfa liydrefol flynyddol ar y 6fed o 
Fedi, un mis yn gynt nag arferol, fel na byddai aclios i’r brodyr 
ag oedd raid iddynt fyned i’r Taleithiau, fod mewn perygl ar eu 
fŵith mor ddiweddar yn y tymmor; ond darfu i amgylchiadan, 



60 


TJDGORN SEION. 


oad allem ni oddiwrthynt, achosi oediad annysgwyliadwy, yr byn f 
yn y diwedd, a fydd er daioni. 

Yr oedd y Gymmanfa yn lliosog iawn,a chafodd llawer o fater- 
ion pwysig eu trafod, fel y gellir gweled wrth y cofnodion sydd 
wedi eu cyhoeddi. Y petbau mwyaf eu pwys a fuont dan sylw 
oeddynt y Drysorfa Ymfudol Barhaus, Dysgeidiaeth, a chymmer- 
adwyaeth gyííredinol i gynnal gwahauol swyddogion yr Eglwys, 
a’i gwahanol gorwmau, oddigerth ychwanegiad y brawd Parry at 
Uchel Gynghor y Stalce hon o Seion, yn lle y brawd Grover, yr 
hwn sydd yn absennol. 

Gwneir parotoiadau i sefydlu mara-ysgol, neu ysgol i addasu 
athrawon at ysgolion ieuenctyd a phlant trwy y Dalaeth; i aragau 
tir y Brif-ysgol, sef dernyn oddeutu chwe chant o erwau, yn 
ddwyreiniol i’r Ddinas ; ac at bob pcth arall sydd â thuedd ynddo 
i hwylusu cynnydd hen ac ieuanc, mewn aduabyddiaeth o’r cel- 
fyddydau, gwyddoregau, a gwybodaeth gyífredinol. 

Tanysgrifiwyd amrywiol filoedd o ddolars tuag at y Drysorfa 
Barhaus yn ystod y Gymmanfa ; a thanysgrifiodd amrywiol ber- 
sonau fil bob un. Oddiar yr amser hwnw, mae y Cwmpeini Ym- 
fudol Parhaus, o ddim llai na thri ar ddeg o aelodau, yn cynnwys 
llywydd a chynuorthwy wyr, wedi eu corÜ'oli trwy gyfraith Cyn- 
nulliad CyfFredinol Talaeth Deseret, gyda gallu i ddewis eu 
swyddogion eu luinain, megys llywydd, ysgrifenydd, trysorwr, 
recorder, a dirprwywyr ; a thrafod pob materion anghenrheidiol 
er hwylusu yrafudiaeth, yn gydweddol â’r egwyddorion cyfíredinoi 
o wneyd busness yn mhlilh taleithiau a theyrnasoedd. 

Dewiswyd Brigham Young yn unfrydol i fod yn Llywydd ar y 
Cwmpeini, yr hwn wedi hyny sydd wedi cwpla eu rheoleiddiad 
trwy ddewis Willard Richards yn Ysgrifenydd, Newel K. Whit- 
ney yn Drysorwr. a Thomas Bullock yn Recorder; pob Aelod o’r 
Cwmpeini i roddi meichniaeth ddigonol y cyfiawuant yn fiyddlawn 
eu gwahanol ddyledswyddau ; a hydd yr holl Gwmpeini yn gyf- 
rifol am weithredoedd ei swyddogion a’i ddirprwywyr. 

Hysbysir yn gredadwy fod metbiant mawr ar y llwch aur, y 
tymmor hwn, yn California; ac y mae llawer o J r cyfraniadau 
tuag at y Drysorfa Barhaus wedi cael, ac i gael eu gwneyd, trwy 
anifeiliaid, ýd, &c. ; ac os bydd cyfartalwch cymhwys o arian yn 
eisieu, gwna y Cwmpeini roi allan eu papyr, i’r dyben o ddarpaju 
ymfudwyr i fy ned allan, yr bwn bapyr a ddeil yn dda o hyd, gan 


CDGORN SEION. 


6i 


fod digon o stoch yn nghadw, mewn cyfraniadan, gan y Cwmpeini, 
i newid y papyr hwnw unrhyw fynyd; a gall unrhyw berson a 
fyddo yn dyfod i’r lle hwn, ddwyn y papyr ganddo yn fwy cyfleua 
na blawd, stock, nac hyd y nod aur ; yr liyn a’i gwna yn bwnc 
gan y brodyr a allaut, a thrafaelwyr i Deseret, i sicrhau papyr y 
Cwrapeini, lle bynag y gdllont ei gael ; oblegid efo’r pabyr hwnvr 
geill trafaelwyr gael y cyfryw bethau ag a fydd arnynt fwyaf 
o’u heisieu, pan na all arian eu prynu yn y farchnad hon. 

Mae y Dcuddeg Apostol fynychaf yn eu gwahanol feusydd yn 
llafurio mewn gwledydd tramor. Bu yr Henuriad Orson Hyde 
ar ymweliad gyda ni ychydig o wythnosau, ac y mae yDghylch 
dychwelyd i Kanesville, ac i barhau ei lafur yn y Taleithiau. 
Mae yr Henuriaid P, P. Pratt, Geo, A. Smith, ac E; T. Benson» 
yn y lle hwn; ac efo Wilford Woodruíf, yr hwn sydd yn teithio 
tuag yma, bydd iddynt dreulio y gauaf yny Dyffryn. Mae Orson 
Pratt a F. D. Richards, yn Lloegr. Nid ydys wedi cîywed oddi- 
wrth John Taylor, yr hwn a aeth i Ffrainc, na Lorenzo Snow, yr 
hwn aaetb i Italy, nac Erastus Snow r , yr hwn a aeth i Sweden, yr 
hydref diweddaf, oddiar eu mynediad i’r llefydd hyny. Dysgwylir 
Amasa Lyman yn ddyddiol, efo cwmpeini mawr o frodyr o 
Galifornia. Dysgwwlir y parha Charles C. Rich yn ci lafur yn 
California, a dechreu sefydliad gyda chyíryw o’r brodyr s 
ewyllysiant drigo yno, yn y rhan ddeheuol o’r Diriogaeth. Dys- 
gwylir Orson Pratt yma, mor gynnar y gwanwyn nesafag y 
byddo amgylchiadau yn caniatâu ; tra y dysgwylir i’r Apostolion 
ereill i barliau yn eu gwahanol apwyutiadau, yn unol â chyf- 
arwyddiadau blaenorol ; gan helaethu eu llafur i wledydd ereill, 
fel y byddo cyfleusdra yn rhoi, ac fel y byddont yn cael eu har- 
wain gan yr Ysbryd Glân. 

Derbyniasom ohebiaeth hirfaith a phîeserus oddiwrth yr Hen- 
uriad O. Pratt gan yr Henuriad Hyde ; a theimlwn i ddweyd 
wrth y Saint yn Lloegr, derchefw’ch eich calonau a llawenhewch, 
oblegid y mae’r Arglwydd wedi gwneyd gwaith mawr yn eich 
plith, ac yn fuan bydd yn rhaid i gyfrifoldeb mwy i orphwys ar 
eich hysgwyddau. Y rheswm paham y raae prophwyd lieb fod 
yn meddu anrhydedd, ond yn ei wlad ei bun, ac yn mhlith ei 
genedl, yw diffyg ffydd ac ymddiried yn mhlith ei gydwladwyr. 
Mae llawer iawn o ariau ac amser wedi eu gwario gan y brodyr 
Americanaidd, i helaethu y gwaith yn Mhrydain Fawr; ac y 



<52 


CDGORN SEION. 


mae’r amser yn awr wedi dyfod, pan y rhaid i ni ddechren 
gofalu am genedloedd ereill, a’ch gadael chwi i ddilyn y gwaith 
a ddechreuwyd yn eicli plith, heb barhau danfon heuuriaid i chw^ 
fel arferol : nid yw Duw dderbyniwr wyneb, ac y mae efe yr un 
mor barod ac ewyllysgar i addasu eich Henuriaid eich hunain i 
bregethu a llywyddu dros Gynnadleddau, ag yw i addasu dynion 
oddiyma; a bydd iddo wneuthur hyny os bydd i chwi roddi 
eich flfydd a’ch gweddiau o’u plaid, a’u hanrhydeddu yn eu swydd» 
megys ag yr ydych wedi gwneyd i Henuriaid tramor. 

Nid ydym am i’r Hennriaid Americanaidd adael Lloegr, os 
nad ydynt hwy yn neiîlduol yn dymuno hyny, a’r dymuniad 
hyny yn cael ei gymmeradwyo gan y Llywyddiaeth yn Liver- 
pool ; ac yr ydym ni am ddangos i’r Llywyddiaeth liono y 
priodoldeb o ddewis Henuriaid llywyddol Cynuadleddau o blith 
y brodyr cartrefol, mor fuan ag y byddo amgylchiadau yn can 
iatâu ; a dechreu eu dysgu hwynt yn nyledswyddau ymarferol 
eu swydd, gan adael yr ychydig frodyr Americanaidd yn fwy at 
eu rhyddid i ymweled a r cynnadleddau, ac i roddi addysgiadau 
cyffredinol. 

Mae yr Esgob Liyw’yddol Newel Iv. Whitney wedi marw yn 
dra sydyn ar y 23ain o’r mis presennol ; yr oedd yr Esgob 
Whitney yn un o’r aelodau henaf yn yr Eglwys, ac y mae 
genvm i alaru ar ol colli aelod rhagorol, a dyn cyfiawn yn ei 
holl drafodiaeth; a thra yr ydym fel hyn yn galaru o herwydd 
ei absennoldeb, adgofir eilwaith nad yw Eglwys Crisl wedi ei 
hadeiladu ar un dyn; a bod Duw yn alluog i gyflawni ei waith 
ei hun. Yr Esgob Patridge oedd yr Esgob llywyddol cyntaf yn 
yr Eglwys yn y ddydiau diweddaf hyn, ac y mae efe wedi marw 
er ys amry w flynyddoedd yn ol ; dilynwyd ef gan yr Esgob 
Whitney, yr hwn sydd yn awr wedi rayned i fyd yr ysbrydoedd ; 
a’r lleferydd tuag at bawb ydynt, Byddwch chwithau hefyd 
barod. Mae iechyd y bobl yn y Dyffryn yn dda yn gyffredin ; 
mae ychydig o farwolaethau wedi dygwydd, y rhan fwyaf yn 
ymfudwyr. 

Bydd i bob ymegniad galluadwy i gael ei wneyd genym ni, a 
chan y Cw’mpeiui Ymfudol, i fwyhau defnyddioldeb y Drysorfa 
Barhaus wrth ymgasglu y Saint; ac y mae o bwys i bawb ag 
«ydd yn dysgwyl help oddiwrthi, i ddeall fod, ac y bydd yr 
arian a ddanfonir allan yn cael eu bwriadu i brynu ieuau ô 


TJDGOr.N SEION. 


63 


ychain, a hyny yn unig braidd; a bydd yr amgylchiadau yn 
raha rai y prynir wageuì yn anfynych. Geill y tlodion sydd yn 
raedru byw yn y Taleithiau efo ychydig o ddiilad, ac ychydig 
neu ddim groceries , &c.,fywyr un mor rhad ar hyd y ífordd; 
ac wedi y delont yma, gallant gael anghenrheidiau bywyd trwy eu 
diwydrwydd. Eneidiau yw yr hyn ag y mae y Drysorfa Barhau» 
am gasglu adref, a'r rliai hyny hefyd raor aml ag y byddo modd ; 
a gofelir am bethau ereill yn eu hamser a’u lle. 

Yr ydym dan rwymau trwy gyfammod, i ddefnyddio V Trys- 
crfeydd Parhaus a gesglir yn y wlad hon, yn gyntaf i ddwyn 
adref y Saint tlodion a yrwyd o Nauvoo; ac mor fuan ag y caffo 
hyny ei gyflawni, bydd i ni fod yn barod i estyn ein cynnorthwy 
i leoedd a gwledydd ereill. Parliaed y Saint Ewropaidd i ychwan- 
egu at ein Trysorfeydd Parhaus, yr hyn beth ni ammheuwn nad 
ydynt wedi ddechreu, yn uuol â’n cynghor blaenorol ; ac mor 
fuan ag y byddo digon wedi ei gasglu i symud cwmni cyfaddas, 
bydd i ni roddi cyfarwyddiadau ynghylch eu defnyddio ; a 
dechreuir ymfudo. 

Un flwyddyn yn ol, ac nid oedd y Drysorfa Barhaus wedi ei 
sefydlu. Nid yw y dychweliadau wedi eu cwblhau yr hydref 
hwn; ond mor bell ag y gallwn farnu, ni syrthiant yn awr 
lawer yn fyr o ugain mil o ddolars yn y Dyflryn. Efelyched y 
Saint pellenig esiampl y Saint yma, yn ol eu gallu, a bydded i’r 
gwaith hwn barhau i fyned rliag ei flaen yn ol y cyflymdra y 
mae wedi myned hyd yn hyn, a byr fydd yr amser, pan y caiff 
rhai tlodion a gorthrymedig Seion deimlo ei ddylanwad gorfol- 
eddus, ac ni fydd achos cly wed y waedd, “ Fe awn i fyny i dỳ yr 
.Arglwydd, ond nid oes genyf fodd.” 

Mae y Cwmpeiui Parhaus ac Ymfudol yn gynnwysedig o 
Brigham Young, llywydd; Heber C. Himball, WiJlard D. Rich- 
ards, Orson Hyde, Geo. A. Smith, Ezra T. Benson, Jedediah M. 
Grant, Daniel H. Wells, Willard Snow, Edward Hunter, Daniel 
Spencer, Thomas BulJoch, John Brown, William Crosby, Amasa 
Lyman, Charles C. Rich, Lorenzo Young, a P. P. Pratt, cyn- 
northwywyr; Dauiel Spencer, trysorydd, yu lle N. K. Whitney, 
yr hwn sydd wedi marw. Mae Orson Hyde a John Brown wedi 
eu hapwyntio yn ddirprŵywyr teithiol, a byddant yn y Taleith- 
iau y gauaf nesaf. MiLe Orson Pratt a FranliJin D. Richarda 
wedi eu hapwyntio yn ddirprwywyr teithiol ; byddant yn arosoi 


64 


CDGORN SEION. 


yn Liverpool ; a maes neillduol eu gweithrediadau, yn bresennol, 
fjdd yr Ynysoedd Prydeinig. 

Yn y modd hyn, frodyr, yr ydym wedi rhoddi i chwi hanes byr 
e sefyllfa a llwyddiant yr Eglwys yn yr Aniaîwch, a dymuniadau 
ein Tad Nefol, megys agyr eglurwyd hwynt i ni trwy ei Ysbryd, 
yr hwn ag oedd yu trigo ynom, er cich adeiladaeth, eich cysur, 
a’ch iachawdwriaeth. Mae arwyddion yr amserau yn darogan yn 
uchel am waith mawr a byr yn y dyddiau diweddaf hyn ; ac yr 
ydym yn gweddio ar Dduw y Tad tragywyddol, ara iddo lanw eich 
calonau â gostyngeiddrwydd, ífydd, ac amynedd ; a rhoi i chwi 
ddiwydrwydd gyda phob peth o fewn eich cyrhaedd, er cynnorth- 
wyo i gario y gwaith hwnw yn mlaen, fel y gellir eicli cael chwi 
yn fuan yn Seion, yn gorfoleddu gyda ni, ac i*r Efengyl gael ei 
chyhoeddi hyd eithafoedd y ddaear, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Brigíiam Yodng, 
Heber C. Kimball, 
WlLLARD RlCHARDS, 

Dina» j Llyn Halen Fawr, Deseret, 

11 cd i 27, 1850. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 
SEF MEIBION JACOB. 

[ Parhad o dud. 4G.] 

TESTAMENT SIMEON. 

Dyma gynebor Simeon ereulon, 
íiwedi galw yngliyd ei feibion, 

Erclii yniüadw oildiwrtli seutìgeu, 

Am l'od hoii yu difit ei plieicben. 

Gopiad o eiriau Simeon, a lefarodd efe i’w feibion wrth ei farwol- 
aeth, yn y chwech ugain mlwydd o’i oedran, yn mha un befyd y 
bu farw Joseph; a phan ddaethant i ymweled ag ef ar ei glaf 
wely, efe a eisteddodd i fyny, ac a’u cusanodd hwynt, gan 
ddywedyd, — 

Gwrandewch fy mhlant, a rhoddweh glust i’ch tad Simeon, 
pa beth bynag svdd genyf yn fy nghalun : myfi ydwyf ail fab 
fy nliad Jacob, fy raam I.ea a’ra henwodd i Simeon, o herwydd i’r 
Arglwydd wrando ei gweddi ; rayfi a aetluira yn alluog iav. n, ac 
aethura drwodd a’m holl achosion, ac nid oedd arnaf oln dim, 
canys fy nghalcn oedd ddiarswyd, a’ra meddwl yn ansigladwy, 
a’ra hystuinog ydoedd wrol ; cauys caledwch a roddir gan y 
Goruchaf i eneidiau a chyrff dynion. Yn y dyddiau hyny y 
«enfigenais i wrth Joseph,o herwydd bod fy nhad yn ei garu af, 


L'DGOttN SBIOFT: 


•5 

ini a galedais fy nghalon yn ei erbyn ef i'w ladd ef, canys ty- 
wysog cyfeili(»rni a ddanfonodd allan ysbryd cenfígenus, feíly 
tywyllodd fy nseddwl fel nas gallwn gyrameryd gofal i arbed fy 
nhad Jacob, eithr ei Dduw ef a Duw ei dadau, yn danfon eî 
angel, a’i gwaredodd ef allan o’m dwylaw i. Pan aethura i 
Sichem i gario porthiant i’r praidd, a Reuben hefyd guedi myned 
i Dathan, lle yr oedd ein holl anghemheidiau gwedi eu gosod i 
fyny yn ystôr ; ein brawd Juda a’i gwerthodd ef i’r Ismaeliaid, 
a phan ddaeth fy mrawd yn ol drachefn, bu ddrwg ganddo ; 
eanys yr oedd yn bwriadu ei ddwyn yn oldrachefn yn ddiangol at 
ein tad, ond yr oeddwn i yn ddigllon wrth Juda am ei ollwng ef i 
fyned ymaith yn fvw, ac a fura yn dwyn cilwg iddo dros bum 
mis : ond pa fodd bynag, Duw a’n hattaliodd ni, ac a rwystrodd 
weithredoedd fy nwylaw, a’m deheulaw a hanner wyfodd dros 
saith niwrnod yngliyd, yna y raeddyliais, fv meibion, ddygwydd 

0 hyny i mi o herwydd Josepb, yna yn ebrwydd ar ol hyny mi a 
edifarheais, ac a geisiais gan yr Arglwydd i adferyd i mi fy 
llaw, ac y byddai i minnau ymgadw oddiwrth bob atgasrwydd, 
cenfigen, ac ynfydrwydd ; canys mi a wyddwn ddarfod i mi 
ymddwyn drwg feddwl yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn 
fy nliad Jacob, er mwyn íy mrawd Josepb, yr liwn y cenfigenáis 

1 wrtho, 

Yn awr gan hyny, fy mhlant, ymgedwch oddiwrth ysbryd 
cyfeiliorni a chenfigen ; canys os cenfigen a reola dros feddwl 
dyn, nis goddef iddo na bwyta nac yfed mewn llonyddwch, na 
gwneuthur daioni ; ond ei ílino a’i annog i ladd y blaid y 
byddo ef yn ei genfigenu, gan ddifîanu yn wastadol wrth eu 
llwyddiant hwy. Dwy flynedd yngliyd y cystuddiais fy enaid 
ag ympryd, yn ofn yr Arglwydd; canys mi a wyddwn mai y 
ffordd i’m gwared oddiwrth genfigen, oedd ofn yr Arglwydd. Os 
dyn a ddianc at yr Arglwydd, yr ysbryd drwg a ffy ymaith, ac 
felly fel y delo ei ysbryd ef yn ostyngedig, allan o afrywiogrwydd, 
mae efe yn dyfod i fod yn drugarog, heb fod yn dwyn cilwg i’r 
cyfryw a'i carant, ac felly y mae ei genfigen ef yn dybenu. Ac 

0 herwydd fod fy nhad yn fy ngweled i yn brudd, efe a ofynodd 

1 mi yr achos, wrth yr liwn y dy wedais gelwydd, mai poen oedd 
yn fy ystumog : myfi oedd y pruddaf o’m holl frodyr, o herwydd 
i mi fod yn achos i werthu Joseph i’r Aifft ; a phan ddaethum 
i’r Aifft, a’m rhoddi yn y carchar ganddo, ara yspiwr, yna v 
cofiais i mai yn gyfiawn i'ra cospid, ac ni bu drwg genyf ; eithr 
Joseph oedd wr da, ac Ysbryd Duw oedd ynddo, ac yn llawn 
trugaredd a thosturi, ac ni feddyliodd wneuthur i mi ddim niwed, 
eithr efe a’m carai megys fy mrodyr ereill. 

Gan hyny, fy meibion, ymgedwch oddiwrth hob cynhen a 
chenfigen, a rhodiwch mewn symlrwydd meddwl, a chydwybod 
dda, yn ol esiampl brawd eich tad; feì y rhoddo Duw i chwi ras 
a gogoniant, a bendith ar eich penau, fel y gwelwch ynddo ef, 
holl ddyddiau ei fy wyd ; ni ddarfu iddo erioed fwrw liyny allan 
, o J i enau, na’i liwied i ni, eitbr efe a’n carai ni fel ei enaid ei 


ÜDGORN SEION . 


«i 

huu, ac yn fwy nâ’i blant ei hun, gan ein benrhydeddu ní, 
a rhoddi i ni gywaeth ac anifeiliaid yn helaeth. 

Chwithau gan hyny, fy mhlant, cerwch eich gilydd â chalon 
dda,abwriwch oddiwrthych ysbryd cenfigenus, canys y mae yn 
gwneutlíur enaid dyn yn anaroglus, yn gwrthuno y corff, yn 
magu rhyfel a digofaint yn y meddyliau, yn gosod y gwaed ar 
dân, ac yn ei yru efallan o’i bwyll, ac nis goddef ychwaith i 
tin rheswm ddwyn na rhwysg na rheolaeth ; yn mhellach, mae 
efe yn cymtneryd ymaith ei gwsg, ac yn afiouyddu y meddwl, 
ac yn gwneuthur y corff i grynu, o lierwydd yn ei gwsg y bydd 
rhyw lyngyren o ddychymrayg maleisus yn ei gnoi ef, yn di- 
fwyno ei enaid ef ag ysbryd drygionus, yn gwneuthur ei gorff ef 
yn aneulyn, a’i feddwl yn ddychrynllyd, ac yn boenus, ac yn 
ymddangos i ddynion fel pe bai ysbryd peryglus yn tywalít allan 
ei wenwyn ; ond yr oedd Josepli yn deg ei wyneb, yn brydferth 
ac hardd yr olwg, o herwydd nad oedd dim anwiredd yn aros 
ynddo ef, am hyny yr oedd ei wyneb-pryd ef yu eglur oddiwrtb 
feddwl cenfigenllyd. 

Ac yn awr, fy mhlant, bydded eich calonau yn addfwyn o 
flaen yr Arglwydd, rhodiwch yn uniawn o flaen dynion ; felly y 
cewch chwi ffafr gyda Duw a dyn : a gochelwch rhag i cbwi 
syrthio i odineb, canys puteindra ydyw mam pob drygioni, yn 
neillduo dyn oddíwrth Dduw, ac yn ei dclanfon ef at Belial. 
Canys mi a welais yn ysgrifeuiadau Enoch, y byddai i chwi ac 
i’ch plant ymlygru drwy buteindra, a gwneuthur cam a Leíì 
drwy y cleddyf, cmd ni lwyddwclì yn erbyn Lefi, efe a ymladd 
ryt'eloedd yr Arglwydd, ac a gymrner eich lioll bebyll ; ac 
ycbydig a ymrana yn Lefi ac yn Juda, canys Juda a fydd eich 
Cadben, megys ag } prophwydodd fy nhad Jacob yn ei fendilhion. 
Ac yn awr, wele fi yn mynegi i chwi yr holl betliau hyn yn 
mlaen llaw, fel y byddwyf glân oddiwrth bechodau eich eneidiau. 

Ac yn awr, os rhoddwch chwi heibio geDfigen a gwar-galed- 
rwydd, fy holl esgyrn a flodeuant fel rhosyn yn Israel, a’m cnawd 
fydd fel lili yn Jacob, a’m harogl a fydd fel arogl Libanus, a’ra 
rhai santaidd a liosogant fel cedrwydd yn dragywyddol, a’u 
cangenau a daenant byd byth ; yna Itad Canaan a dderfydd ara 
danynt, yngbyd â lioll weddill yr Amaleciaid; yr holl Gappa- 
dociaid a dderfydd am danynt; a’r holl Scythiaid a ddinystrir 
yn yr un modd. Yna y bydd i dir Cam ballu, ac i’r holl bobl 
fyned yu ddrylliaid; a’r holl ddaear a gaiff lonydd gan Heldriu, 
a’r holi bobl tan y nefoedd rhag rhyfel. Yna y gogoneddir Sem, 
pan ddelo Arglwydd Dduw mawr Israel, i yinddangns ar y ddaear 
megys dyn, i acbub Adda ynddo ef: yna y sethrir yr ysbryd 
cyfeiliornus dan draed, a dynion a deyrnasaut dros augylion 
niweidiol ac uffernol: yna y cyfodaf finnau drachefn mewn 
îlawenydd, ac y bendithiaf y Goruchaf yn ei ryfeddol waith; 
canys Duw yn cymmeryd arno gorff, ac yn bwyta gyda dynion, a 
achub ddynion. 

Ac yn awr, fy mhlant, ufyddhewch i Lefi, a chwi a waredir 



tJDOORM 3EIOM. 


67 

ttwy Juda ; nac yraddyrchef«rch rao honocli eich hunain uwch- 
law y ddau lwyth hyny, o herwyUd o honynt hwy y tardd allan 
waredigaeth iachusol i ni ; canys Duw a esyd i fyny Lefi yn 
dywysog yr offeiriadoeth, ac o Juda y daw Brenin y brenin- 
oedd, Duw a dyn; felly y gwared efe yr holl genedloedd, a 
gwreiddyn Israel. Oblegid y pethau hyn yr ydwyf yn eich 
hannog chwi i orchyrayn eich plant ar gadw y pethau hyn 
i’w plant trwy eu holl genedlaethau. 

Ac yna Simeon, gwedi i«ldo wenuthur diwedd ar lefaru, a 
gorchyrayn y pethau hyn i'w blant, a hunodd gyda’i dadau, 
pan ydoedd efe yn gan mlwydd ac ugain oed ; yna hwy a’i 
dodasant ef mewn arcli o goed, y rhai ni phydrent; fel y 
gallent hwy gario ei esgyrn ef drachefn i Ilebron, ac a’i syraud-> 
asant ef yn ddirgel, heb wybod i’r Aifftiaid, canys yr Aifftiaid 
oedd yn cadw esgyrn Joseph yn nhrysor y brenin; oblegid i’w 
dewiniaid hwy ddywedyd iddynt, raai pan elid ag esgyrn Joseph 
yraaith, y byddai y öyfryw blâ o niwl a thywyllwch yn rahlith 
yr Aifîtwyr, fel'nad adnabyddai y naill y llall, ie, wrth oleuni y 
ganwyll gŵyr. A phlant Simeon a ddarfu alaru am eu tad, yn 
ol cyfraith galarnad, ac a arosasant yn yr Aifl’t hyd ddydd ei 
liymadawiad oddi yno, dan law RJoses. 

(I’w barhau.) 


DYGWYDDIAD HYNOD. 

Anwyl Frawd Davis, — Dymunaf hysbysu darllenwyr yr Ud- 
gorn, am ddygwyddiad a gynimerodd le yn y gymmydogaeth hon 
(Merthyr) ychydig o ddyddiau yn ol. 

Ar y 26ain o Ragfyr diweddaf, yr oeddwn i, yn nghwmpeini yr 
Apostol John Taylor, William Howells, Thomas Pugh, ac ereíll, 
yn croesi mynydd Aberdare, pen uchaf yr hwn sydd oddeutu 
milltir a hanner o Merthyr; a gosodasom bedair careg i lawr 
(un gyferbyn a phob un), gerllaw pen y mynydd, yn goffadwr- 
iaeth o’n bod wedi pasio heibio. Ac ar yr 28ain, dychwelais yn 
nghwmpeini y brodyr Taylor a Pugb, ac fe ychwauegasom dair 
careg arall at y lleill. 

Yn awr, mae yr hyn a ddygwyddodd yn y fan hono, ar y laf o 
Chwefror, yn werth ei gofnodi. Fel ag yr oedd dau frawd yn 
myned tuag i fyny, ac yn agos i odreu y mynydd, cyfarfuasanfc 
î\ gwr a gwraig yn rhedeg yn ol yn dra dyclirynedig, y rhai a 
ddywedasent fod y mynydd yn berwi i fyny, a phan yr oedd wedi 
codi i’r làn amryw latheni, clywsent sŵn megys rhuad magnel. 
Wedi clywed cymraaint o siarad am y peth, aethum innau yn 
nghwmpeini dau o’r hrodyr, i weled y fan, a darfu i’r hyn a 
welsom achosi syndod mawr i ni. Yr oedd wedi dygwydd o fewn 
dwy lath i’r ceryg crybwylledîg. Gwelsom fod cannoedd lawer 
• o dunelli o ddaear wedi ei chwythu o gwmpas 250 o latheni o 
flTordd, ac wedi gadael ceudwll oddeutu 120 o latheui o hyd, o )5 



VT)OOR!Í SEIOff . 


e§ 

i 20 llathen o led, ao. o un i ddwy o ddrfnder. Yr oedd darnau « 
hen dderwen yn y ddaear oedd wedi ei chwythu ymaith, oddeutu 
6 troedfedd o hyd wrth 3 troedfedd o dryfesur, a rbai o honynt 
mor galed fel na ellid eu tori na’u llifo, a’r lleill yn ddu a 
meddal. Mae gwahanol farnau ynghylch y dygwyddiad ; rhai 
yn dweyd mai daeargryn a fu, ereill mai sulp/nir a’i hachosodd, 
ac ereill mai dwfr. Yr oedd y man yn dir mawnog a llaith, nad 
heth a’i hachosodd. Ond fy marn i yw, mai un o arwyddion y 
dyddiau diweddaf oedd y cyfan, ac y dygwydda llawer o bethau 
cyflelyh etto, i dystio fod Duw yn myned a’i waith rhag ei íîaen. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

Merthyr , Cliwcf. 11, 1851. * William Phillips. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Yr ìiwn uad yw yn teilyngu dim, a ddylai fod yn foddlawn ar 
rywbeth. 

Nid oes neb yn mwynhau llwyddiant, os na fydd wedi cyfarfod 
ag aílwyddiant. 

Newydd Dda. — Dywed y Llywydd F. D. Richards — “ Eydded 
i Henuriaid llywyddol y Cynnadieddau efelychu ysbryd y Brif 
Lywyddiaeth [yn eu Hepistol], a dysgu y Saint i beidio llaesu 
eu diwydrwydd ynghyich y peth yma [sef y Drysoifa Ymfudol 
Barhaus] yr haf dyíodol, a bydd i ni fentro prophwydo, y gallwn 
ddechreu, yn gynnar yn 1852, ddanfon ymaith y Saint tlodion, 
wrth y cannoedd, ie, wrth y llongaid neu y llongeidiau, trwy y 
Drysorfa Ymfudol Barhaus, yr liyn a bair fawr laweuydd trwy yr 
holl eglwysi.” 

At y Cangenaü. — Dymunîr hysbysu y Cangenau mai uu 
rbifyn o bob ugain a ellir roddi o elw am werthu yr Udgorn 
eleni, o achos gostyngiad ei hris. Rlioddir un rhifyn o bob deg 
o’r “ Athrawiaeth a’r Cyfammodau” yn elw. Wrth gwrs, fe gan- 
iateir elw i ddosparthwyr y Cynnadleddau hefyd. 

Ath. a’r Cyf. — Mae y Rhif. 1 allan yn awr; ac os ewyllysia 
y Saint yn gyûredinol, cynoeddir ef bob wythnos, yn lle pob 
pythefnos, am geiniog a dimai yr un; anfoner gwybod. 


Taliadau o Chwef. 6 hyd Cíiwef. 20. — Sir Fynwy, £1 ; 
Sir Aberteifì, £1 9s; Morganwg Orllewinol, £7 13s 9c ; Caer- 
dyf, £\ Is ; Aberdare, £1 lOs 0c; Georgetown, £l ; Merthyr £1 ; 
Cefn, lOs 10^c. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau ara 
lyfrau, i John Davis , Printer , John's Street , Georgctoion , Merthyr - 
Tydfii:* 


;OBN DAVIS, ABGRAFFYDD, M K R T H Y R-T Y D F I L, 


NEÜ 


5 



Rhif. ô.] MAWRTEI 8, 1851. [Piîis 1 g . 


AT GRISTIONOGION CYMRÜ. 

Anwyl Gydytladwyr, — Y mae yn awr ocldeuta cliwech neu 
saith mlyuedd oddiar pan ymdilangosodd Saint y Dyddiau Di- 
weddaf, neu y Mormoniaid, yn eich gwlad ; ac oddiar hyuy hyd 
yn awr, yr ydych wedi clywed llawer am danom fel enwad; yt 
ydych wedi darllen ein hysgrifeniadau, ac wedi gwrandaw ein 
pregethau, a fchrwy hyny wedi dyfod i gryn wybodaeth yn ein 
cylch. Beth fyddai genych yn ateb, pe gofynem yn awr ychydig 
o gwestiynau i chwi ? Yn gyntuf, ynte, paham na chredech y 
dystiolaeth a dystiolaethwn withych yn barhaus? Oni ddywedwn 
wrtbych, fel y dywedodd Crist wrth Nicodemus, “ Oddieithr geni 
dyn o ddwfr ac o’r Y'sbryd, ni ddithon efe fyued i mewn i deyrnas 
Dduw ?” ac hefyd, Os ewyllysia neb wneuihur ewyllys Duw, 
efe a gaiff wyhod am y ddysgeidiaeth,’’ sef y ddysgeidiaeth a 
ddysgwn ni yn enw Iesu Gnst? Cofiwcli mai nid î deyrnas 
Dduw yr aeth y lleidr oddiar y groes, eithr i ££ baradwys canys 
yr oedd teyrnas Dduw yu fwy agos na jiharadwys, oblegid yr oedd 
yn mysg yr Iuddewon yn ngwlad Canaan. 

Yn ail, cawn ofyn i cliwi, yn gymmaint â’ch bod yn proffesu 
credu yr ysgrythyrau, paham ua wnaech “ hrofì pob peth, a dal 
yr hyn sydd yn dda Gwyddoch eich hod heb brofi ein hath- 
rawiaeth megys ag y gweddai i chwi ; mao arnoch fwy o ofn i 
ddigio eich gweinidogion, nac i ddigio Duw. Os ydych weithiau 
vn myned i wraudaw y Saint, yr ydych yn dychrynu mwy rhag 
i’ch cyd-aelod eich gweled, nag i’r Hollalluog eich gweled, Onid 
vw hyo yn wir am lawer o bonoch ? 

5 


[cyf. m. 



70 


ÜDGORN SEFON. 


Yn drydydd, paham na chyramerwch eich goleuo genym' Ai 
ni wyddoch eich bod raewn tywyllwch ? Pe buasech yn y goleuni, 
ni ddywedasui llawer o bonoch, “ Gadewch iddynt ; os yw y Saint 
o Dduw, hwy lwyddant.” Dyna leferydd plant y tywyllwch yn y 
dyddiau gynt hefyd. Y raae pawb sydd yn y goleuni yn gweled, 
ac yn rhodio y ffordd uniawn; tra y raae plant y tywyllwch yn 
ymfalchio ar lwybrau blaenoriaid deillion, y rhai sydd yn proff- 
esu eu harwain tna rhyw “ afon angeu,* 5 lle y gallant, wedi croesi, 
wybod pa le y maent. 

Y r n bedwerydd, pahatn na hoffech feddu sicrwydd ynghylch 
crefydd, yn lle byw yn barbaus mewn gobaith a cbred, tra y mae 
gwybodaeth ddiamraheuol i’w chael? Cofiwch mai nid mewn 
gair yn unig y mae’r efengyl yn d)fod atom, eithr “ mewn nerth 
a sicrwydd rnawr, ac rn yr Ysbryd Glâ^.' , “ Pwy bynag a ddelo 
yn ddyscybl i mi, f) mcddai Iesu Grist, a ninnau hefyd, “ efe a 
gaiff wybod ara y ddysgeidiaeth.” 

Yn bumraed, paham na chymmerwch afael yn ngwreiddyn y 
mater, neu y sylwedd, wedi bod yn gweddio cymmaint am dano ? 
Yr ydych yn bresennol yn byw ar y cysgod o liono a welsoch yn 
y Testameiit Newydd. Eu eich bynafiaid, fel y ci yn y chwedl, 
mor ffol unwaith â gollwng gafael ar y sylwedd, er mwyn cael y 
cysgod, trwy yr hyn y collasant y sylwedd; ac oddiar byny, ar ol 
y cysgod y myn pobl fyned. Yn lle sylweddol ddawn yr Ysbryd 
Glân, yr hon yw gwreiddyn y mater, dewisa llawer yn awr ei 
chysgod yn unig; gwell ganddynt ysbryd disylwedd, mud, ac 
anamgyfiredadwy, na’r Ysbryd bwnw sy’n rhoddi “ eglurhad !, a 
dyddanwcb, gan lanw temlau y Saint, nes y gallant wybod eu 
bod yn blant i Dduw. 

Yn chwechfed, paham na ddymunecb feddu y doniau ysbrydol^ 
y rhai a gyfrenir o’r neilldu megys y mae Duw yn ewyllysio? 
A ydych chwi yn rhy gall i gael yraadrodd doethineb a gwybod- 
aeth, yngbyd â ffydd ; neu yn rhy iach,i dderbyn dawn i iachâu • 
neu yn rhy holîalluog, i fod mewn anglien o wyrthiau ; neu yn 
rhy hysbys,i fod mewn anghen o brophwydoliaeth a gwahaniaeth 
ysbrydoedd ; neu yn rhy ddysgedig, i fod mewn anglien o arary w 
dafodau a chyfieithad ? Yn awr, mae Duw am gyfranu i chwi yr 
holi ddoniau hyn, ac yr ydych chwithau mor ffol â’u gwrthod, o. 
lierwydd eich bod yn breuddwydio fod yr “ hyn sydd o ran’’ wed 
íarfod, a bod yr “ hyn sydd berffaith” wedi dyfod,. Cofiwch nal 


CDGORN SEION. 


71 


yw y perffeithrvrydd i ddyfod, “ liyd ues yr ymgyfarfyddom oll 
yn uudeb y ffydd.” 

Yn seithfed, paham na chredwch fod cymraaiut o eisieu apos- 
tolion a phrophwydi yu yr eglwys yu bresennol, ag sydd o eisieu 
athrawon a diaconiaid ynddi ? Beth a wnaeth yr apostolion a’r 
prophwydi gynt, uad oes cyramaint o anghen iddynt wneyd yr un 
gwaith yn awr? Nid all athrawon a diaconiaid, yn unig, fod yn 
alluog “ i berffeithio y saint, i waith y weinidogaeth, ac i adeilad 
ccrff Crist; ,T na, gosodwyd apostolion a phrophwydi hefyd i’w 
cynnorthwyo a’u hyfforddi, hyd nes y delo yr eglwys yu “ wr per- 
ffaith.*' Gwel Eph. iv, 11 — 13, Trueni na fynai y sectariaid 
apostolion, fel y gallai pawb eu hadnahod ; canys byddai eisieu 
deuddeg ar bob sect, neu i bob sect gael deuddeg rhyngddynt! a 
Ue byddai un yn gweini i ddwy neu dair o sectau, dylai fod yn 
feddiannol ar ddwy neu dair o gredoau ! 

Yn wythfed, pabam y glynwch chwi wrth “ rith duwioldeb, a 
chan wadu ei gryrn hi ?’* Byddai yn well i cliwi dderbyn yr 
efengyl yn ei gallu, na derbyn rhywbetli tebyg iddi. Y mae 
arnoch eisieu bwyd i fwyta eich hunain, yn lle edrych yn narlun 
yr ysgrythyrau ar ereill yn bwyta yn yr amser gynt ; ni wna byny 
byth eich digoni chwi. 51 ae corff Crist i fod ar ei gynnydd yn 
barhaus ; a chyn y gall gynnyddu, rhaid iddo gael rhagor o 
yraborth o byd. 

Yn nawfed, ac yn olaf, paham y dysgwch chwi bob araser, tra 
na allwch un amser ddyfod i wybodaeth y gwirionedd ? Mae eich 
pregethwyr wedi bod yn dysgu trwy eu lioes, ac etto mor bell ag 
erioed i gael gafael ar y gwirionedd hwnw a gafodd pysgotwyr 
anllythyrenog Galilea afael ynddo heb ddysgu dim. Derbynias- 
ant hwy y gwirionedd fel dyn bach, a gwell i’cb athrawon a 
chwitbau ei dderbyn yn yr un modd. Mae y gwirionedd iV gael 
gan weision Duw, yn Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Di- 
weddaf; ac os credwch chwi eu tystiolaetb, gan gymmeryd eich 
bedyddio er maddeuant pechodau, chwi a gewcli dderbyn o ddawu 
yr Ysbryd Glân, yr hwn a gyd-dystiolaetha â’ch hysbryd chwi 
eich bod yn blant i Dduw. 

Yn awr, anwyl gydwladwyr, holwcb eich hunain, a myfyriwch 
ar y pethau uchod. Yr Arglwydd a symuda bob tywyllwch oddi- 
ar eicb raeddyliau, yn union pan y gwel cbwi yn awyddus am 
feddu y gwirionedd, 


72 


UDGORN tErON. 


CYNGHORION I LYWYDDION CYNNADLEDDAÜ A 
CHANGENAU. 

14, Castle slrcet, Merthyr-Tydfil , Chwef 26, 1851. 
Anwyl Frodyr, — Byddwch yn awyddus i ddysga i’r eglwysi 
boh cynghor ag sydd yn dyfod allau (canys fe fydd hyny er eich 
bendilh chwi), a mynwch weìed fod pob cynghor yn cael ei gario 
i bob cangen, i bob dosparth, ac at bob aelod ; a phwy bynag a 
ufyddhao i’r cynghoríon sydd yn dyfod allan, a oleuir gan yr 
Ysbryd GlSn ; a pliwy bynag a ddiystyro neu a esgeuluso y 
cyfryw gynghoiion, a ddiystyrir yn ol gan Dduw, a hwy a gollaut 
yr Ysbryd, ac a ânt allan o’r eglwys yn gau dystion. Bydded 
eich bod chwi yn ddynion disigl, yn gwneyd eich galwedigaeth, 
ac yna bydd eich etholedigaeth yn sicr i chwi : a dySgwch barchu 
yr offeiriadaeth yn y dyddiau diweddaf hyn ; a’r parch y mae yn 
ci ofyn yw. ufydd-dod gwirfoddol. Na fydded i chwi ganiatâu 
i un henuriad nac offeiriad fyned allan i bregethu, lieb fod yr 
Ysbryd Glân yn e\ feddiant; canys ui all neb bregethu yr efengyl 
hon heb fod yr Ysbryd GîAn ganddo; ac os heb yr Ysbryd y bydd 
rhywun, y mae gan y byd crefyddol gystal efengyl ag yntau; 
Gofalwch na fyddo ncb yn dal «wydd yn yr eglwys hon, lieb fod 
dawn yr Ysbryd Glân yn ei feddiaut. Os canfyddwch lywydd 
eangen, neu ei gynghorwyr, neu ynte lywydd dosparth, yn amddi- 
fad o’r ddawn uchod, newidiwch hwy, a gosodwch ddynion yn 
llawn o’r Ysbryd yn eu lle ; catjys y mae atbraw neu ddiacon da 
yn fwy addas i lywjddu nag henuriad wedi gwywo: y mae llyw- 
ydd drwg yn felîdit’n i’r lle. Y mae yn heth rliyfedd i rai, efallai, 
paham y mae rhai hen swyddwyr a Saint, yn wacth nâ rhai 
ieuainc. Yr achos o’u hod yn waetli yw, eu bod wedi colli yr 
Ysbryd, Y maent yn tebygoli dau ddosparth o lygod, bychain a 
mawr, y rhai sydd yn gwueuthur drwg mawr mev.n tai a chym- 
mydogaethau pan na fyddo cathod yn agos. G wyddoch mae y 
rhai henaf a mwyaf sydd yn gwneuthur mwyaf o ddrwg ; ond pan 
ddelo rliyw gatli yn agos, dacw y ddau ddosparth i’w tyllau mewu 
dychryn ; ac y mae mwy o ofn ar y rhai mawrion na'r rbai 
bychain, o achos fod eu gwybodaeth hwy yn fwy. Weithiau, gan 
grynu, dyweda un fawr wrtli un fechan, “ Dos i geg y twll, ac 
edrych o gwmpas pa le y mae’r cathod ac felly y mae llawer 
o’r rhai bychain yn cael eu dal, ac ambell un o’r rhai mawrion, 


rDGORN SEION. 


73 


|>&n yn dygwydd dyfod allan i yspeilio. Anwyl frodyr, gwedd- 
iwch ara gyfarwyddyd yr Ysbryd i egluro i chwi y ddararaeg hon. 

Cynghoraf chwi i osod y Drysorfa Y’infudol Earhaus mewn 
grym yn rahob cangen, ac anfon yma y swra a gesglir yn mhob 
cangen, ynghyd ag enw trysorydd pob cangen, ac hefyd drysorydd 
y gynnadledd, bob chwarter, sef ar y 24ain o Fawrtb, y 24ain o 
Fehefin, y 24ain o Fedi, a’r 21ain o Ragfyr; ac yr wyf yn dys- 
gwyl y bydd y cyughor liwn yn cael ei gadw, fel y gallwyf iunau 
yru y cyfan i Liverpool erbyn yr amser a apwynliwyd ; a phan y 
hyddoch yn gyru yr arian a’r cyfrif yma, na fydded i chwi yru 
dim arall yn gymmysgedig. Hefyd, o hyu allan, gyrwch h&nes 
eicli Cymmanfaoedd i ìni, a pliob peth arall, ond yn unig raewn 
perthynas i’r llyfrau Çymraeg; ac fe garswn glywed oddiwrthych 
yn amlacli. Bydded i Dduw y nefoedd eich bendithio chwî i 
gyflawni y cynghotion hyn, canys at hyny y mao Duw wedi rhoi 
i chwi yr oíTeiriadaeth ; a derbyniwch yr epistol byclian hwu 
oddiwrth Eich gostyngedig was, 

WlLLIAM PlIlLLIPS. 

[Yr aclios fod rliai camsyniadau ynghylch arian wedi dygwydd, 
|l o herwydd eu bod wedi eu danfon raewn dull cymmysglyd. 
, Alae y Llywydd Phillips a niunau yn byw ychydig bellder oddi- 
wrth ein gilydd, a gofynai was neu ddau i gario llythyron cym- 
anysg y naill at y llall; gan hyny, anfoner aloin ar wahan. — G ol.J 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARC H, 
SEF MEIBION JACOB. 

[Parhad o dud. G7.] 

T E S T A M E N T L E F I, 

A umacth efe i'io blant ar ei farwolaeth , mewn pcrthynas i'r offtir - 
iadaeth. 

Dyma yti egltir dystiolaeth Lefl, 

A n» ei alwatí ytt ilioi cyt'ri’; 

Efe oetíil >r oft'eiriad cynlaf, 

Mae fe’u tíangos pwy ydyw’r olaf. 

Copiad o eiriau Lefi, a lefarodd efe yn enwedigol wrth ei blant, 
ynghylch yr holl bethau y rhai yr oeddynt i’w gwneuthur, ac a 
ddygwydJai hidynt hyd ddydd y farn ; ac efe mewn iechyd, etto 
«fe au galwodd liwynt, canys yr ydoedd efe yn gwybod o r blaen 
y pryd y byddai eie farw ; lelly, pan ddaethant ynghyd, efe a 
îddvwedodd wrthynt, 

Myü Lefi a anwyd ac a fagwyd yn Caran, ac ar ol hyny mi a 



74 


UDGORN SEION. 


ddaethum gyda fy nhad i Sichem ; nid oeddwn i y r am«er hwnw 
ond ynghylch ugain mlwydd oed, pan gynnorthwyais i fy mrawd 
Simeon i ymddia! ein chwaer Dinah ar Hamor. 

Ac yn awr, pan oeddem ni yn porthi y praidd yn Abelmoeì, 
ysbryd dealltwriaeth yr Arghwd 1 a ddaeth arnaf, a mi a welais 
hawb yn cloddio eu fiyrdd eu hunain, ac anghyfiawnder yn adeil- 
adu noddfa iddo ei hunan, ac anwiredd yn eistedd ar yr orsedd- 
fainc; a bu ddrwg genyf dros ddynolryw, a mi a geisiais yr Ar- 
glwydd i’w hachnb hwynt: yna y syrthiodd cwsg arnaf, a mi a 
welais fynydd uohel iawn, sef mynydd Aspys yn Abelmuel ; ac 
wele y nefoedd a agorodd, ac angel Duw a ddywedodd wrthyf, 
Lefi, tyred yma; ac efe a aetb o’r nefoedd gyntaf i'r ail, ac yno v 
gwelais i y dyfroedd yn crogi rhwng y naill a'r llall ; a mi a 
welais y drydydd nefoedd, yr hon oedd lawer mwy eglur na 
hwynt-liwy, a’i huchder hi ydoedd yn anfeidrol; a mi a ddywed- 
ais wrth yr angel, 13eth y mae hyn yn ei feddwl ? A J r angel a’m 
liatebodd, gan ddywedyd, Na ryfedda wrth y pethau hyn, canys 
ti a gei weled pedair nefoedd mwy eglur, ac heb gyffelyb iddynt, 
pan ddelych di i fyny; a thi a gei sefyll gyda’r Arglwydd, a bod 
yn weinidog iddo, i draethu dirgelwch ei ddyndod, ac i bregetbu 
Gwaredydd Israel, yr hwn sydd i ddyfod; trwyddot ti a thrwy 
Juda yr ymddengys yr Arglwydd i ddynion, i achub holl ddynol. 
ryw ynddynt liwy, jtfth fywyd a bwysa ar yr Arglwydd ; drwyddo 
y cai dy faesydd a’th winllanoedd, ffrwythydd, aur, ac arian . 
Gan hyny, gwrando ynghylch y saith nefoedd. 

Yr isaf hono sydd dra llychlyd, o herwydd ei bod yn nesaf at 
holl angbyfiawnder dynion. 

Yr ail sydd â thân, eira,a rhew, gwedi eu parotoi trwy drefniad 
yr Arglwydd, erbvn cyfiawn farnedigaeth Duw; ynddi hi y mae 
yr holl ysbrydion ymddial, i geryddu y drygionus. 

Yn y drydydd y mae gallu y lluoedd, a ordeiniwyd erbyn dydd 
y farn, i ymddial ar ysbrydoedd cyfeiliornus Belial. 

Yn y bedwaredd uwcbîaw hyn, y niae y seintiau ; canys yn y 
ileoedd uchaf mae yn cyfaneddu y Gogoniaut mawr yn y sant- 
eiddiolaf o’r holl santeiddrwydd. 

Yn y nesai’ at hon y mae yr angylion, y rhai sydd yn gwasan- 
aethu yn ngwydd Duw, ac yn ceisio ei fiafr dros anwybodaeth y 
cyfiawn ; y maent yn ofl'rymu i'r Arglwydd felys arogl, y rhes- 
ymol wasanaelh, aberth heb waed. 

Yn yllall, yr hon sydd dan lion, y mae yr angylion y rhai sydd 
yn dwyn ateb oddiwrth yr augylion sydd yn mhresennoldeb Duw. 

Yn yr hon sydd uwch eu llaw y mae y gorsedd-feinciau a*r 
galluoedd, yn mha le y ìuae gwastacìol offrwm i fyny hymnau î 
Dduw’. 

Am hyny yr ydyra ni oll yn syraud pan edrycho yr Arglwydd 
arnom ; ie, y nefoedd a’r ddaear a'r pw 11 diwaelod a gynhyrfasant 
yn ngwydd ei fawredd el'; ond meibion dynion yn walìgofus a 
hechant, i annog y Goruchaf i ddigofaint : yn awr, gan hyny* 
deallwch y bydd i’r Arglwydd wneuthur bam ar blant dynion; s» 



TDGORN SEION. 


lierwydd 1)od dynion yn wastadol yn aros raewn angbrediniaeth 
ac angbyfiawnder, îe, pan fyddo y ceryg yn liollti, yr baul yn 
tywyllu, y dyfroedd yn sycliu i fyny, y tân yn crynu, a’r holl 
greaduriaid yn boenus wrth lewygiad yr anweledig Ysbryd, ys- 
peilio uffern yn nyoddefaint y Goruchaf; gan hyny fe’n bernir 
îiwy i gerydd. Yna y Goruchaf a wrandawodd dy weddi i’th 
neillduo di oddiwrth angliyfiawnder, ijth wneuthur di yn fab, yn 
was, yn weinidog yn ei wydd ef, yn llusern gnybodaeth i oleuo 
Jacob, ac yn gwbl, i fod megys haul y dydd yn n>ysg meibion 
Israel ; i li ac i’th had y rhoddir gallu y fendith, hyd oni ymwelo 
Duw a’r holl genedloedd yn ymysgarosdd trugaredd ei Fab yn 
dragywydd. Er hyn i gyd, dy feibion a roddant eu dwylaw arno, 
ac a’i croeshoeliant ef, ac ar yr achos hwn doetbineb a dealltwr- 
iaeth a roddir i ti, i roddi i’th blant wybodaeth o hono, o herwydd, 
■os hendithiant hwy ef, hwy a fyddant fendigedig, a’r rhai a’i 
melldigo ef a dderfydd am danynt yn ei wydd ef. 

A’r angel a agorodd i mi borth y nefoedd, a mi a welais y dem’. 
santaidd, a’r Goruchaf yn eistedd ar orseddfainc y gogoniant, ac a 
•ddywedodd wrtliyf, Iiefi, Mi a roddes i ti fendithion yr offeirad- 
aeth, hyd oni ddelwyf fv hunan i breswylio yn ngbanol Israel. 

Yna yr angel a’m dygodd i lawr i’r ddaear, ac a roddodd i mi 
gleddyf a tharian, gau ddywedyd, Gwua ddial yn Sichem am 
Dinah, amyfi a fyddaf gyda thi, canys Duw a’m hanfonodd i ; 
ac yn yr amser hwnw y lleddais i feibion Hamor, fel y mae yn 
ysgrifenedig yn llechau y nefbedd : a mi a ddywedais wrtho, 
Attolwg, dywed i mi dv euw, fel y galwyf aniat yn amser 
trallod. Ac yntau a’m hatebodd i, ac a ddywedodd, Myfi ydyw 
yr angel sydd yn esgusodi Israel, fel na tharawer ef yn dra- 
gy wydd ; canys raae yr holl ysbrydion drwg yn gwneuthur 
cynllwyn arnynt. 

Ac ar ol i mi ddeffro, megys allan o gwsg, mi a fendithiais y 
Goruchaf, a’r angel yr hwn oedd yn esgusodi hîl Israel, a’r holl 
rai duwiol. A phan ddaetlium at fy nliad, myfi a gefais sarff o 
hres, oddiwrth ha un y cymmer'.h y bryn enw Aspis, yr hwn 
sydd yu agos Gebar, o’r tu deau i Ahila : a mi a roddais y pethau 
hyn i fyny yn fy nghalou, ac a gynghorais fy nhad, a’m brawd 
Reubeu, i annog meihion Hamor i enwaedu arnynt, canys yr 
oeddwn i yn eiddigus íiinderog obîegid y ííieidd-dra a wnaetliant 
hwy yn Tsrael, ac yn gyntaf o’r cwbl mi a laddais Sichem, a Sim- 
eon a laddodd Hamor; ar ol hyny daeth ein hrodyr, ac a daraw- 
6ant y ddinas â min y cleddyf; a phan glybu fy nhad hyny, bu 
ddigllon iawn ganddo, am iddynt dderbyn yr enwaediad, a’u Iladd 
liwynt gwedi hyny ; ac am liyny fe addeliodd ffordd arall â ni yn 
ei fendith, am i ni bechu yn gwueutliur felly yn erbyn ei ewyllys 
^f, ac efe a syrthiodd yn glaf y dydd liwnw ; ond mi a wyddwn 
fod yr Arglwydd yn bwriadu drwg yn erbyn y Sichemiaid, oble- 
gid iddynt cyn hyny, fwriadu gwneuthur y cyffelyb beth â Sara, 
ag a wnaethant a’n chwaer Dinali, ond Duw a’u hattaliodd liwynt ; 
hwy a erlidiasant ein tad Abraham (megys dyeitlir), ac a yrasant ei 



76 


UDGORN SEION. 


dda ef yraaith ; ac yn mhellach, fe ddarfu iddynt Ruro Joblacyn 
ddrwp, yr hwn a anesid yn ei dỳ ef ; ac yn y niodd hwn y gwnaent 
hwy â phob dyeithriaid, gan gyinmeryd ymaith eu gwragedd oddi 
•wrthynt drwy drais, ac yralid y gwyr allan o’u gwlad ; am ba 
aclios digofaint Duw a ddaeth arnynt hwy yn y diwedd. Mi a 
ddy wedais wrth fv nhad, Syr, na thramgwydda, canys Duw a ddwg 
y Canaaneaid i ddim o’th liaen di, ac a rvdd eu tir liwynt i ti, ac 
i’th santaidd hád ar dy ol di : canvs o hyn allan Siehem a elwir yn 
ddinas yr ynfydion, o herwydd fel y bydd i rai watwar ffyliaid y 
darfu i ninnau eu gwatwar hwynt, am wueuthur y fath ynfyd- 
rwydd yn Israel, a chyraraeryd ymaith ein chwaer ni i’w 
halogi. 

Yna y daethom ni i Bethel, ac ar ol i mi aberthu deg a thru- 
gain o ddyddiau ynghyd, mi a welais drachefn y peth a welswn 
o’r blaen. Ac mi a welais saith o wýr mewn gwisgoedd gwynion, 
yn dywedyd wrthyf, Cyfod, a dyro ain danat wisg yr offeiriadaeth, 
coron cytìawnder, rheswm dealit ' riaeth. gwisg y gwiriouedd, 
dwyfroueg ffydd, meitr santèiddrw ydd, ac ephod y brophwydol- 
iaeth, Ac felly, pob un o honyut a ddygasant ryw beth gydag 
ef, ac a’i dodasant am danaf; gan ddywedyd, Bydd di o hyn 
allan yn offeiriad i'r Argìwydd, tydi, a’tb hó l yu dragywydd. 

A'r cyntaf a’m heneiniodd ag olew santaidJ, ac a roddes i mi 
deyrn-wialen barn. 

A’r ail a’m golchodd â dwfr glân, ac a’m porthodd â bara a 
gwin, sef o’r tra santeiddiolaf, ac a’ra gwisgodd â gogoneddus 
wisg hyd y llawr. 

Y trydydd a rofides i mi wisg o sidan, tebyg i ephod. 

Y pedweryild a’m gwregysodd â gwregys, tebyg i borphor. 

Y pummed a roddodd i mi gangen o olew ydden, yn llawn 
brasder. 

Y cliweched a roddodd feitr yr offeiriadaeth am fy mhen. 

Y seithfed a lanwodd fy nwylaw ag arogl darth, fel y byddai i 
mi wasanaethu swydd yr offeiriadaetfi i’r Arglwydd. 

Ac efe a ddywedodd wrthyf, Lefi, i dii plieth pennodol y mae 
dy luul di gwedi eu trefnu gan Dduw, yn enwedigol, i fod yn 
arwydd o’r gogoneddus Arglwyrid sydd i ddyfod ; a’r liwn a 
gredo a fydd gvntaf, a’r goelbren fawr a syrth arno ef; yr ail 
a fydd yn offeiriad ; a’r trydydd a gaiff enw new-ydd : brenin a 
gyl'yd i fyny yn Juda, ac a adnewydda fy offeiriadaeth yn ol 
dull y Cenedioedd, yn mysg yr holl bohl ; ond ei ddyfodiad ef 
sydd annhraethadwy, sef, Pwy a gaiff fod yn brophwyd i’r Gor- 
nchaf, gwedi ei eni o Abraham ein tad ? Holl hyfryd bethau 
Israel a roddir i ti, ac i'th liad; a chwi a fwytewch yr hoil 
bethau teg yr olwg; ath had di a gyfrena yr Arglwydd, ac o 
honynt hw’v y bydd yr arch-offeiriadau, barnwyr, ac ysgrifen- 
yddion ; canys yn eu genau hwy y cedwir pethau’r Santaidd.” 

A phan ddeffroais, mi a ddeallais fod y weledigaeth yina megya 
y llall, ac mi a’i gosodais hi i fyny yn fy nghalon, ac nis dang^ 
osais i mo byn i un dyn by w ar y ddaear. 



DDGORN SEION. 


77 


Y deuddydd cyntaf yr aethnm i a Juda at ein tad Isaac, ac 
efe a’m benditbiodd i yn ol geiriau y weledigaeth a welswn. Ond 
efe ni fynai fyned gyda ni i Bethel. 

Ond pan ddaethom i Bethel, fy nhad Jacob a welodd mewn 
gweledigaeth raewn peithynas i rai, y byddai i mi fod yn offeir- 
iad iddynt hwy o flaen yr Arglwydd ; ac efe a gododd y borea, 
ac a ddegymodd gymmaint oìl a feddai, trwof fi, i’r Arglwydd, 

Yna y daethom ni i aros i Hebron, ac yn ruhen ennyd Isaaa 
a’m galwodd, i agoryd cyfraith yr Arglwydd, yn ol yr hyn yr 
ydoedd angei Duw wedi ei ddangos i mi, ac efe a ddangosodd i 
mi gyfraith yr offeiriadaeth, abertliau, poeth ofi'rymau, blaen- 
ffrwythau, aberthau gwirfodd, ac aberthau hedtl ; bob dydd efe 
a ddysgodd i mi ddeflltwriaeth, ac a’m galwo ld yu wastadol o 
flaen yr Arglwydd, gan ddywedyd Fy mab, na ddod glust i ysbryd 
godineb, canys efe a’th ddilvn di, ac a haloga y pethau sant- 
aid(l trwy dy had di ; gan liyny cymmer wraig yn dy ieuenctyd, 
ycyfrywun ng ni bydcìo dim anaf nac aflendid, nac a fvddo o 
genedl yr Aift'tiaid, nac o’r Cenedloedd ; a cliyn yr elech di i'r 
santeiddiolaf, ymolch, ac yr nn inodd pan abenhech, a hefyd pan 
aberthech i'r Arglwydd, a hefyd pan orphenech offrwm i’r Ar- 
glwydd, ffrwyth y deuddeg pren y rhai ydyut byth yn wyrddiou, 
megys y’m dysgodd fv nhad Abrahatu i wneuthur; a Ü'rwyth 
holl anifeiliaid glân, ac ehedi; id glân, yr offrymi ; ac yn yr un 
modd yr oftYymi dy cyntaf anedig o bob peth, a’r blaen-ffrwyth 
o'th win, a thaenella dy holl al*erthau â hal n. 

Ac yn awr, gan hyny, fy raeibion, redwcli yr holl bethau yr 
ydwyf yn ei orchymyn.i chwi; canys pa heth bynag a glywais i 
gan fy nhadau, byny yr ydwyf yn ei fynegi i chwi, a glân ydwyf 
oddiwrth eich pechodau chwi, a wneloch hyd ddiwedd y byd. 
Chwi a weitliredwch anwiredd yn erbyn Achubwr y byd ; a chwi 
a hudwch Israel, gan gyffrni i fyny yn ei erhyn ef, lawer o 
ddrygioni oddiwrth yr Arglwydd ; trwy ddelio yn annuwiol ag ef, 
fel na fyddo Jerusalem barhau, o b’.egul eich íîìeidd dra chwi ; 
a llen y deml a rwyg’ir yn ddrylliau, i ddadguddio eich brynti 
chwi; a chwi a wasgerir megys carcharorion yu mysg y Cen- 
edloedd ; a chwi a watwerir, a felhlithir, ac a sethrir dau draed : 
er hyn i gyd, y tŷ a ddewiso yr Arglwydd a elwir Jerusalem, fel 
y mae yn gynnwysedig yn llyl'r Eîi- ch y cyfiawn. 

Ac felly pan oeddwn yn 28 nilwydd oe ì, cymmerais wraig, yr 
lion ydoedd a’i henw Melcha, a hi a feichiogodd ac a esrorodd ar 
fab, ac a alwodd ei enu ef Gershon, o bîegid n id oeddera ni 
ond dyeithriaid yn y tir ; canys Gershon sydd yn arwyddocau 
alltudiaeth : ond mi wyddwn ara dano ef, na cbai fod o’r graddau 
penaf. 

Yr ail oedd Cohath, yr hwn a aned yn y 35 flwyddyn o’m 
bywyd : ac mi a welais weìedigaeth tu a’r dwyrain, y modd yr 
,oedd yr lioll gynnulleidfa yn sefyll yn ddyrchafedig; ac am 
hyny mi a roddais ei emv ef Cohath, yr hwn sydd yn arwydd- 
ooau dcchreuad mawredd a dysgeidiaeth. 



TJDGORN tEIO!<í. 


78 

Y trydydd ydoedd Merari, yr hwn a aned yn y 55 flwŷddyn 
o’m bvwyd ; ac oblpgid fod ei fam yn galed arni wrth esgor, hí 
a’i galwodd Merarî, yr hwn sydd yu arwyddocau, fy cbwerwder. 

Ac yn y 64 ílwyddyn o’m bywyd, y ganwyd fy merch Jocbeb- 
ed yn yr Aifft; ao yno yr oeddwu yn anrhydeddus yn mhlith fy 
mrndyr. 

Ac yno fy mab Gershon a gymmerodd iddo wraig, hi a ymddug 
iddo Libni a Simi. Meibion Cohuth oedd Amram, Is-har, Heb- 
ron, ae Uzz‘iel. A meibion Merai oedd Mahali,a Musi. 

Yn y91 o’ra bywyd, Amram a gymmerodd iddo yn wraig fy 
merch Jochebed, o blegid ei geni hi ac yntau yr un diwmod. 

Wyth mlwydd oed o îddwn, pan aethum gyntaf i wlad Cauaan. 
Dau naw mlwydd oeddwn pan aethum gyntaf i swydd yr offeir- 
iadaeth. Ac wyth mlwydd ar hugain oeddwn pan gymmerais 
wraig. A deugain mlwydd oeddwn pan aethum i’r Aifft: ac 
wele yn awr chwi yn blant i’m plant i, yn y drydydd genedlaetb. 
Joseph a fu farw yn y ganfed ar ddegfed flw}-ddyu o’i í'ywyd. 

Ac yn awr, fy rahlaut, yr ydwyf yn eich rhybyddio cbwi i 
ofni yr Arglwydd eich Duw á'ch holl galon ; a rhodiwch yu 
uniawn yn mhob peth yn ol ei gyfraith ef. Ac yn mhellach, 
dygwch i fvny eich plant mewn dysgeidiaeth, fel y gallant gael 
dealltwriaeth wrtli ddarllen cyfraith yr Arglwydd yn ddibaid boll 
ddyddiau eu bywyd ; canys pwy bynag a adnabyddo gyfraith 
Duw, a anrhydeddir; ac i ba fan bynag yr elo ef, ni bydd 
ddyeithr ; ac a gaiff hefyd fwy o gyfeillion nag a gafodd ei dadau 
o’r blaen ; a llawer a fydd llawen ganddynt ei wasanaethu ef, a 
chlywed y gyfraith allan o’i cnau ef. 

Fy meibion, deliwch yn uniawn ar y ddaear, fel y galloch 
gael y nefoedd, hauwch bethau da yn eich meddyliau, fel y 
eaffoch chwi hwynt yn eich bywyd; canys os chwi a bauwch 
bethau drygionus, cliwi a fedwch drwbl, a phob math ar gym- 
brusrwydd. Ceisiwch ddoethineb yn ofn Duw; canys os caeth- 
àwed a ddaw, a dystrywio gwledydd a dinasoedd, aur, ac arian, a 
phob meddiannau yn darfod am d«anynt, etto uid oes neb a all 
gyrameryd ymaitlì ddoethineb y docth, ond yn unig dallineb 
annuwioldeb a phechod : canys doethineb a fydd megys tarian 
iddo yn mysg ei elynion, ac a wnaiff wledydd dyeilbr i fod megys 
cartref iddo, ac a gaiff gymdeithas yn nghanol ei elynion, os 
dysg, a gwneuthur y cyfryw bethau, efe a gaiff eistedd gyda 
breninoedd, fel ein brawd Josepli. 

Ac mown gwirionedd, yr ydwyf yn deall wrth ysgrifeniadan 
Enoch, y bydd yn y diwedd i chwi wneuthur yn anwireddus, a 
gosod eich dwylaw yn waradwydtlus ar yr Arglwydd, a tlirwocli 
chwi, eich brodyr a waradwyddir, ac a wneir yn watwargerdd i’r 
holl Genedloedd : oml pa fodd bynag, Israel sydd lân oddiwrth 
anwiredd yr archoffeiriuid, y rhai a osodant eu dwylaw ar Ach- 
ubwr y byd ; i'e, y nefoedd uchod a'r ddaear sydd lân; ac os 
«chwi ydych oleuni y cenedloedd, fel yr haul a’r lleuad, beth a 
«’ua yr holl genedloedd os chwi a orchuddir ag anwiredd, ac a 



l’DGORN HEIOÎí; 


70 


ddygwch felldith ar eich gwlad, er mwyn pa rai, golcuni y byd a 
roddwyd ynoch chwi, i oleuo yr holl bobloedd ag ef: dyma 
oleuni y byd, vr hwn y l.ydd i chwi yn ewyllysgar ei ladd, a 
dysgu gorchymynion yn y gwrthwyneb i gyfiawnder Duw. 

Chwi a ddarn guddiwch offrwm yr Arglwydd, ac a ddygwch 
ddrabiau o hono. 

Cyn y gwneloch eich offrymau i’r Arglwydd, chwi a ladratewch 
ymaith y pethau dewisol, ac a*i bwytewch yn waradwyddus gyda 
phuteiniaid a budrogod, gan ddysgu gorchymynion cybyddlyd. 

Chwi a halogwch wragedd priodol, ac a dreisiwch forwynion 
yn Jerusalem. 

Chwi a ymgyfatlirechwch â phuteiniaid. 

A chwi a gymmerwch ferched y cenedloedd yn wragedd, gan 
eu puro liwy ag anghyfiawnder puredigaeth ; a’ch cymmysgedd 
chwi a fydd yn gyffelyb i Sodom a Gomorra. 

A cliwi a lyncir ag anwiredd yn yr offeiriadaeth, yn gym- 
maint ag y hyddo i ehwi yn dra chywilyddus a gwaradwyddus 
watwar y pethau santaidd ; nid yn unig ymddyrchafu ac ym- 
ffrostio eich liunain yn erbyn aynion, ond hefyd ymchwyddo i 
fyny gau falchder yn erbyn gorchymynion Duw. 

O herwydd hyn, teml yr Arglwydd, yr lion a ddewiso, yn 
ddiammau a adewir yn anghyfanedd mewn atìendid ; a chwithau 
eich hunain a ewch i gaethiwed, ac a fyddwch yn ffieidd-dra yn 
mysg y cenedloedd, ac a dynwcb ddi-ddiwedd gywilydd a gwarth 
i trwy gyfiawn farn Duw ; a phawb a’ch gwelo a'ch ffieiddiant. Ac 
oni huasai er mwyn Abraham, Isaao, a Jacob, ni adewid un o’m 
liâd i ar y ddaear. 

Ac yn mhellach, yr ydwyf yn gwybod wrth lyfr Enoch, y bydd 
i chwi fyned ar gyfeiliorn dros yspaid deg a tbrugain o wythnosau, 
ac a halogwch yr offeiriadaeth, a dciiwynwch yr aberthau, a ddinys- 
triwch y gyfraitli, ac a ddirmygwcii leferydd y prophwydî ; ac 
1 yn rhyfygus yr erlidiwch y cyfiawn, y casewch y cluwiol, ac V 
i ffieiddiwcli fater y bobl grefyddol ; a galw y rhai a elont ynghylch 
I adnewyddu y gyfraith trwy allu y Goruchaf yn hereticiaid, ac 
yn y diwedd chwi a’i lleddwch ef allan o law, heb wybod y 
cyfyd ef drachefn ; ac felly chwi a dderbyniwch eì waed gwirion 
ef yn ewyllysgar ar eich penau ; ac o’i blegid ef, eich lleoedd 
santaidd chwi a adewir yn anghylanedd, y rhai a halogwch chwi 
trwy ddygn anudoniaeth, a'ch trîgfanau ni hyddant lân, ond 
chwi a fyddwch felldigedig yn mysg y cenedluedd, a digalon- 
rwydd a’ch blina, hyd oni ymwelo efe â chwi drachefn, a’ch 
derbyn chwi yn drugarog trwy ffydd a dwfr. 

Ac yn gymmaint ag i chwi glywed am y deg a thrugain o 
wythnosau, gwrandewch hefyd mewn perthynas i’r offeiriadaeth ; 
canys yn mhob Jubili, neu lawen ryddhad,v hydd yr ofieriddasth. 

’ Yn y Jubili gyntaf, y cyntaf a eneinir a fydd mawr, ac a ym- 
ddyddan â Duw megys a'i dad ; a’i ofleiriadaeth ef a fydd yu 
Ilawn o ofn yr Arglwydd, ac yn nydd ei lawenydd, fe a gyfyd er 
íachawdwriaeth ybyd. 


CDGORN SEION- 




Yn yr ail Jubili, yr Eneiniog a genedlir yn nbristwch y rhaí 
anwyl, a’i offeiriadaeth ef a fydd anrhydeddus, ac efe a fydd 
aurhydeddus, ac a ogoneddir yn inysg yr holl bobl. 

Y drydydd offeiriadaeth a gymmerir i fyny mewn tristwch. 

A’r bedwerydd a fydd mewn blinder, o herwydd amldra yr 
anwireddau a osodir arno ef trwy holl Israel, a phob dyn a gasâ 
ei gymmydog. 

Y bummed a ddelir yn dỳn mewn tywyllwch ; ac yn yr un 
rnodd y chwecbled a’r seithfed. 

Ac yn y seitliled y hydd y cyfryw ffieidd-dra o flaen Duw a 
dyn, fel nad wyf fi abl i’w eglurhau ef ; pa fodd bynag, y 
gweithredwyr o hono ni byddant adnabyddus: ac o iierwydd 
hyny, hwy a fyddant mewu caethiwed a ilygredigaeth, a’u tir 
a’u cyfoetli a ddyfethir. 

Ond yn y buiuined wythnos, hwy a ddychwelant i’w gwlad ang- 
hyfaunedd, ae a adnewyddant dŷ yr Arglwydd. 

Ac yn y seithled y daw ofleiriadau yn addoli eulunod, rhyfel- 
wyr cybyddlyd, ysgrifenyddiou anghyfiawu, a budr ddirmygwyr 
dyniou, plant, ac anifeiliaid, 

Ar ol i’r Arglwydd ddanfon dialedd arnynt hwy yn yr offeir- 
iadaeth, yua y cyfoda Duw Offeiriad newydd, i'r hwn yr agorir 
holl air yr Arglwydd : ac efe a wna wir l'arn ar y ddaear, dros 
lawer o ddyddiau : a'i ser.en ef a gyl'yd yn y nefoedd. 

Fcl brenin y tywallt allan oleuni gwybodaeth yn yr eglur 
dywyniad, megys liaul y dydd; ac el'e a fawrygir dros yr holl 
fyd, ac a dderbynir ; ef'e a cìywyna lel yr haul ar y ddaear; yn 
ei ddyddiau ef y nefoedd a laweuycha, a’r ddaear a ymhyfryda, 
y cyraylau a ymorfoleddant, a gwybodaeth o’r Arglwydd a dy- 
welltir allan fel dyfroedd ar y ddaear ; ac ani;ylion y gogoniant, 
y rhai ydynt yn mhie.->enno’ideb yr Arglwydd, a ymluwenychant 
ynddo ef, a'r nefoedd a agorir, ac aìlan o deml y gogoniant y 
daw santeiddrwydd arno el', gvda lleferydd y Tad (megys oddi- 
wrth Abraliaru tad Isaac), a gngoniaut y Goruchaf a daenellir 
allan arno ef, ac ysbry«l dealltwriaetb a santeiddrwydd a orphwys 
arno, o ba un eí'e a rydd yn helaetli ac yn alluog i’w blant yn y 
gwirionedd yn dra.ywydd ; ac ni ddaw yr un ar ei ol ef o gen- 
edlaetli i genedlaeth hyd ddiwetìd y hyd. Yn ei offeiriadaeth y 
diwedda pob pechod, a’r aughyfiawn a beidiant a’u drygioni, eithr 
y cyl’uwn a orphwys yuddo, ac efe a ag<»ra byrth Faradwys, ac a 
attal y cleddyf bygythiol yu erbyn A«lda; ac a bortha ei ŵyn 
â fi'rwytli y bywyd, ac ysbryd santeiddrwydd a fydd yuddynt 
hwy ; efe a rwym i í’yny Belial, ac a rydd i’w blant ei hun 
allu i sathru i lawr ysbrydoedd niweidiol; a’r Arglwydd a ym- 
laweuycba yn ei blant, a hwy a fyddant gy mmeradwy ganddo 
ef yn dragywydc fel ei anwylyd. Yna Abraham, Isaac, a Jacob, 
a lawenychant, ac y gorfoleddaf finnau gyda’r saint oll. 

Yn a»r, l'y mhlant, chwi a gìywsoch y cwbl oll : am hyny 
dewiswch i ehwi naill ai’r goleuni, ai’r tywyllwch; naill ai cyf- 
jraith yr Arglwydd, ai gweitliredoedd Belial. 


UDGORN SEION. 


n 


A hwy a atebasant en tad, qan ddywedyd, Nyni a rodiwn o 
flaen yr Arglwydd yn ol ei gyíYaiih ef. 

Yna Leíi a ddywedod.i, Yr Arglwydd sydd dyst, a’r angylion 
a minnau ydynt dystion, a chwithau ydych dyslion o eiriau i'y 
ngenau. 

Hwythau pan atebasant, a ddywednsant, Nyni a fyddwn dystion. 

Gwedi rlmddi y gorchymyn yma i’w blaut, Lefi a orphwysodd, 
ac a estynodd ei draetl, ac a gasglwyd at ei dadau, gwedi iddo 
fyw 137 o llynyddoedd ; a hwy a’i dodasaut ef mewn arch, ac 
a’i claddasant ef ar ol hyny yn Hebron, yu yuiyl Abraham, Isaac, 
a Jacob. 

(l’io barhau.) 


YMDDYDDAN RHWNG WESLEY A SANT. 

WESLEY. 

Pa betb yw y rheswm — 0 dywed y gwir, 

It’ adael y Weslcys , gwyr duwiol ar dir, 

A myn’d at y Scintiau celwyddog di-ras, — 

Mae pawb yn eu herlid, ac iddynt yn gas. 

SANT. 

Y gwir, syr, wnaf ateb, y rheswra pahara, 

Nad oeddwn yn foddlawn i’r beibl gael cam ; 

A thyna y rheswm im’ fyn’d at y Saint, — 

Gwyn fyd pe ba’ech chwithau yn dewis y fraint ! 

WESLEY* 

Y fraint a ddywcdaist? och, fîei na fydd ffol, 

Nid oes eisien gwyrthiau er dyddiau sant Paul ; 
Ara hyny pa’m hòuwch eich bod yn mwynhau 
Gwir ddoniau yr Ysbryd, y rhai ydynt gau. 

SANT. 

Arafwch ychydig, eich haeriad noeth yw, 

Mae geuyf wybodaeth ara eglwys ein Duw ; 

Mi wn fod ei doniau yn para yr un ; 

Pob rhai a ddaw iddi, gânt wybod eu hun. 

- WESLEY. 

Nid meddwl yr Iesn, ond hollol yn groes, 

Oedd iddynt i bara, medd Rabbies ein hoes ; 

Yn amgeu nis credaf tra byddwyf mewn byd, 

Er cynnyg cael profion yn gysson o hyd. 



S2 


UDaORH SÎJION. 


SANT. 

A ydych yn cofio y saríf hono fu 

Yn Eden yn gwyrdroi gwir eiríau’n Duw ni ? 

Yn debyg i hono debygaf eich hod; 

Ystyriwch chwi bellach, mae baru etto ’ddod ; 

Am hyny, rhowch heibio i wrando pob un 
A wada ysgrytnyr y Duw mawr ei hun; 

A deuwch heb oedi i eglwys Mab Duw, 

Cewch dderbyn gwybodaeth — gwirionedd oll yw. 
Garnddiffaeth. Isaac Rees. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Penchwîbandod. — A ganlyn sydd ddyfyniad o draethawd ar 
Babyddiaeth a’r Beibl, gan y Parch. E. Davies, Newmarket (An- 
nibynwr) : — “ A gwaeth, neu waelach na’r Pabyddion yw y Mor- 
moniaid — dewisant gael eu galw yn 4 Saint y dyddiau diweddaf.’ 
Wyf yn deall am gannoedd o Gymry, a dderbyniasant Forrnon- 
iaeth, er eu dinystr bydol a bythol ! Joe Sraith, Araerica, ei 
sylfaenydd — y c Monnon book,’ gweledigaethau a dychj’mraygion, 
yn lle gair Duw — ífug-wyrthiau a chelwyddau er hudo a thwyllo 
y wlad — dywedant ara Dduw Dad fod iddo gorff fel creadur — 
maeut yn Eulun-addolwyr, o’r fath waetliaf a hyllaf ! Y dyuion 
mwyaf diwerth — rhy ddiog i weithio, mwyaf annysgedig, hyfion a 
haerllug, yn rayned o draws y wlad, a thrwy gelwyddau, yn 
addaw gwneuthur gwyrthiau, ac yn taeru ond iddynt gael trochi 
dynion. y byddant ailanedigion wedi dyfod o’r dwfr, y cânt weled- 
igaethau o’r nef, &o. * * * Mae Pabyddiaeth yn rhagori 

filwaith ar Formoniaeth.” 

Arddodiad Dwylaw. — Clywcli pa beth a ddywedir yn Nghof- 
ìant y Parch. W. R. Dayies, Dowlais, yn “ Seren Goraer ,, ara 
Chwef., 1 851 , tud. 57 : — “ Yr oedd yr byn a elwir * gosodiad, > neu 
‘ arddodiad dwylaw,’ inewn bri mawr yn Nowlais pan ddaeth ef 
yno — yr oedd yn erthygl bwysig yn raarnau eu ffydd ; ond nid 
oedd ganddo ef neraawr o olwg ar yr arferiad, a llwyddodd i’w 
tueddio allan o’r eglwys. Pan yn dodi ei ddwylaw ar ben y bed- 
yddiedjg, gweddiai fel y canlyn : — c O, Arglwydd, bendithia y 
brawd hwn (neu y chwaer hou), a gwna faddeu i ninnau am 
wneyd pethau fel liyn er miryn hodiio ein fjilydd , a ninnau yn 
gwybod ein bod yn gweithredu yn hollol groes i reol dy air di, er 
inwyu Iesu Grist. Amen. ,> 

Celfyddyd ardderchog yw i ddyn adnabod ei hunan yn dda : 
a dewrder ardderchog yw gwybod y ffordd i yraostwng. 



CDGGRN SE20N. 


Stmddiad, — Mae ein llythyrenau a’n hargraffwasg wedi eu 
aymud i’r Staíe House, lle y dymunwn i’n hargraffyddion gael 
aros heb eu haíìonyddu, a ncb i bcidio dyj'od i mcwn . Gellir 
gwneyd pob busness mewn perthynas i’r papyr a’r argraffu, efo- 
Thoraas BulIock yn y Llythyrdy, neu gyda’r Golygydd yn ei 
ystafell, y drws cyntaf yn ddeau-orllewiuol i’r ÍState House. — 
Dcserct News, Awst 31, 1850. 

Gwobrwyo Meddwdod. — “Gwelweli fod yn dda i roi pwt 
bach o bib i ' 111 )»^,’’ meddai- rhyw hogyn bratiog wrth dafarnwr. 
“ Allwn ui ddim rhoi, ac nid y’ra yn ei ’nabod,’’ ebe yntau. 
“ Wel, raae fe’n meddwi yma hob nos Sadwrn,’’ atehai'r hogyn. 
“ O, vdy’ fe, ’run bach i ?’’ meddai y tafarnwr ; “ wel, dyna bib 
hir ffein iddo, fy ngwas i, a thipyn o gwyr ar ei phen.” 

Bentwod Byr-eiriog. — Gofynwyd i fenyw yn y mwnglodd- 
iau aur, pa mor hir y bu yno yn cloddio, a plia faint oedd yn 
gael y dydd ? Yr ateb oedd, “ Tair wythnos ac wns.” Dro arall* 
yr oedd merch yn dychwelyd o’r farchuad, a gofynodd honeddig 
iddi beth oedd dyf'nder yr afou, a pha beth a gal'odJ ara vr ym- 
euyn ? 4Í Hyd y benlin a naw ceiniog,’ , ebe hithau. — Ddarllen- 
ydd, os wyt ara wraig, nivn un felly, lel y rayuodd y boneddig 
y ferch hono, gyda pha un y bu fyw yn hapus. 

Cofiwch beidio llefaru ara danoch eich bunain ond tnor anfyn- 
ych ag y byddo niŵ.ld. Os bydd i chwi ganmawl eich hunain r 
nid yw ond balohderj os bydd i chwi feio eicli hunain, nid yw 
ond ffolineb. 

Agoriad Capel. — Agorwyu capel y Tabernacl, yn Hirwain, 
at wasanaeth Saint y Dyddiûu Diweddaf, dydd Sul, yr ail o’r 
mis hwn, lle y bu yr Henuriaid Phillips, Davis, Junes, ac eieill, 
yn pregetlnt, i gynnulleidfa liosog. Mae dylanwad da wedi ei adael 
ar ol yn y lle, a gobeithiwn y gwneir gwaith ìnawr. Mae capeli 
yn rhwyddach i'w cael genym yn awr, nag yr oedd ystafelloedd 
pan ddechreuasom. 

J. H. Flanigan. — Bu farw yr hemiriad ffyddlawn Flanigan,. 
yr hwn oedd yn lywydd ar gynnadledd Birraingham, ar y SÒain 
o Ionawr diweddaf, o’r frech wen. Claddwyd ef yn anrhydeddus 
ar y 31ain. 

Doetiiineb, rhinwedd, a gwroldeb, ydynt yn feddiannol ar 
hawl naturiol i lywodraeihu; efe yn unig a ddylai orchyrayn ereili 
▼r hwn sydd ganddo fywaf o ddoethineb i wybod beth sydd gyf- 
iawn, rawyaf o rinwedd i yralynu wrtho, a mwyaf o wroldeb i’w 
osod mewn gweithrediad. 

Cyfyng o’r ddau du. — Os gweinyddaf yn un o ordinhadau 
yr eglwys (ar gais hrawd neu chwaer), o fewn lly wyddiaeth. 
cangen na pherthynaf iddi, heb gauiatàd, yr wyf yn tori y rheol r 
ac os na wnal’, bvdd i’r cyfryw ddigio wrthyf; ond er hyny^, 
. gwell yw genyf l’oddio Duw trwy gadw y rheol, na boddio dyn- 
ion trwy ei thori. — T, H. 


S4 UDGORN SEION. 

Gaip. Da.— G aîr cìa sydd fcl tân wedi ei gynneu,— gellcrch eí 
gadw i fyny yn hawdd; ond osbyddichwi ei adael i ddiffodd 
unwaith, nis gellwch ei gynneu yn hav.'dd drachefn, o leiaf bydd 
yn hir cyn cynneu mor ddysglaer ag o’r blaen. 

eEdd-argraff gelyn y saint. 

Dywcdais fawr gelwyddau, dros y blynyddau maitb, 

Am grefydd y Mormoniaid, ond ofer fu fy ngwaith; 
Cyhoeddais, do, ei hanghtdd,— o’i bedd mi dynais lun, 

Ac wedi im’ ei dori, es iddo’n grwu fy hun! T. H. 


Cymmanfaoedd. — Cynnelir Cymmanfa yn Rlerthyr ar y 6fed 
o Ebrill, a tea party y prydnawn canlynol ; yn Nbredegar, sir 
Fynwy, ar y I3eg; yn Abertawy, ar yr 20fed; yn Llanelli, sir 
Gaerfyrddin, ar y 27;iin ; ac yn sir Aberteifi, ar y 4ydd o Fai. 

“H. E — s.’’ — Mae eich hod yn cymmeryd chwech o bob rhifyn 
o’r “ Athrawiaeth a’r Cyfammodau,” i chwi eich hunan,yn dangos 
cryn ddaioni ynoch. Byddai yn dda i bawb sydd yn meddwi 
ymí'udo yn fuan, os gallant, brynu rhai copiau dros ben, a’u 
rhwyrao, fel y gaiiont eu gwerthu, am bris da, i’r Cymry yn 
America. 

“ E. D.’’ — Dylecb fynu tystiolaeth y dyn ei hunan, ac nid 
dweyd rhywbetli ail-law. 

Dymunwn wybodaetli fuan pa un a ewyllysir cyhoeddi yr 
“ Athrawiaeth a’r Cyfaramodau” bob wythnos, ai peidio. Mae y 
mwyrif o’r cangeuau eisoes wedi dangos en boddlonrwydd i hyny. 
Cawn etto ddysgwyl ateb oddiwrth y rhai ereill, cyn y pender- 
fynwn ddim- Gorea i gyd pa gyutaf y gorphenir ef. Lle yr 
ofnir tlodi, yr attal Duw gyfranu. — Mae y talu ara y llyfr hwn, 
yr un fath â llyfrau ereill, yr hyu y mae rhai yn fethu ddeall. 

Derbyniasom lythyr oddiwrth yr Hennriad Wm. Howells, 
o Liverpool, yn hyshysu ei fod yn bwriadu ymfudo ar y 3ydd o 
Fawrtli, ar y lloug Olympus, yn cynnwys 225 o Saint Seisnig, y 
rhai a gyflwynwyd i’w oi'al eí'. Aeth y brawd Henshaw ymaith 
yn yr un llong. 

iggf Bwriadwn gyhoeddi traethawd 0. Pratt, ar y 11 Great First 
Cause,” yn Gymraeg, yn ddioed, pris 2g. 

Taliadau o Chwef. 29. iîyd Mawrth 6. — Pontytypridd, 
£1 7s; Cwmhach, £!2s; Dowlais, 6s 4c; Cwmnedd, 2s 6c ; 
Georgetown, £1 ; Cel'n, 5s 9c. 

Anfoner pob gohebiaethau, eîrchion, a thaliadau ara, 
lyfrau,i John Dauis , Printer , John's Street, Georgctown , Merthyr- j 
Tydfil'* 


ÍOBW DAVIS, ARG RAFFTDD, HERTH TR-TY DF! L« 


UDGORN SEION, 

N EU 

&trnt g c#aráL 


Rhif. G.] MAWRTH 22, 1851. [Pris 1 g. 


HELYNT Y SAINT AR Y CYFANDIR. 

MaE giraith Duw ar y cyfandir yn myned rhag ei flaen yn 
flra hwylus, Mae yr Henuriaid J. Taylor a Lorenzo Snow ar 
ymweliad yn Lirerpool yn hresennol, a thrwyddynt liwy yr ydys 
wedi derbyn llawer o newyddion o’r cyfandir. Y'r oedd yr Hen- 
nriad Taylor wedi hod yu ìneddwl dyohwelyd i'r Djffryn y tym- 
rcnrhwn; ond ni allai ymfoddloni myned adref, heb yn gyntaf 
gael gweled Llyfr Mormon wedi ei gyhoeddi yn yr Ellmynaeg 
liefyd, yn gystal ag yn y Ffrengaeg, ynghyd â gweled yr Eglwys 
wedi ei sefydlu yn rhyw gwr o’r wlad hono, sef Germani. Mae 
nifer wedi eu hedyddio yn ycliwanegol yn Ffraiuc, ac argoelion 
da etto am ragor. Mae Erastus Snow yn ysgrifenu o Copen- 
ltagen (Denmarh), dyddiedig Chwefror 19, fod un hanner o Lyfr 
Mormon mewn print, a meddylia y bydd yr hanner arall lua mis 
Mai ; dy wed fod yr henuriaid yno yo cyfarfod â digon o wrth- 
wynebiad i gadw bywiogrwydd i fyny, a hod ynghylch dau cant 
wedi eu bedyddio, yn mhlith pa rai yr oedd dau frodor o Iceland, 
y rhai oeddent ar fyncd â’r efengyl i wlad eu genedigaetli. 

Mae yr Henuriad Lorenzo Snow wedi llwyddo i gyhoeddi dau 
draethawd yn Piedmont, Italy, y rhai a ddospertlnr yn ddiwyd 
gan yr Henuriad Woodard yn y gyinmydogaeth hono, a chan yr 
Henuriad Stenhouse yn Switzerland. Y'n Piedmont, ar y 24ain 
o Cliwefror, bedyddiodd y brawd Woodard ddatt dJyn icttanc, n 
boreu dranoetb bedyddiodd ddeg araìl, y rhai ydynt oil yn gadarn 
yn y ffydd, ac yn danfon eu lianerchiadau at y Saint PryJcinig. 
A ganlyn ydynt eu hanerchiadau ,l 1. Dyddrd i ni gydgyfarfod 
Ö [CYF. 111. 



86 


UDGORN SEION. 


pan adnewyddir y ddaear. 2. Gwcddiwch dros chwaer ietían^ 
sydd yn chwennych cynnyddu raewn gras. 3. Yn absennol yn y 
corff, ond yn un yn yr ysbryd. 4. Haleliwia, yr Arglwydd a 
goûodd am ei bobl. 5. Os na chyfarfyddwn yn y cyrff hyn,boed 
i ni gofleidio ein gilydd yn yr augyfodiad. [Hen frawd yn 62oed.] 
6. Yn nghanol gwendid, gobeiíhaf ara nerth. 7. Gweddiwch 
dros frawd tlawd. 8. Boed i ni gael ein coroni â gogoniant pau 
gaffo y byd ei farnu. ,, Y brodyr a’r chwiorydd ereill a ddanfon- 
asant a ganlyn : — u Yr ydym yn diolch i’n Tad nefol ein bod 
wedi dechreu rhodio ar ffordd bywyd newydd ac annherfynol. ,, 

Mae ysbryd ymchwiliad ar ei gynuydd yn barhaus. Meddyl- 
iodd llawer y buasai y llafur a wariwyd ary wlad hono yn myned 
yn ofer; ond nid felly yr aeth. Mae y brawd Snow yn pender- 
fynu sefydlu Eglwys Crist yn y gwledydd hyny ar sylfaen gad- 
arn, sef craig dadguddiad. Y mae efe ynghylcli dechreu cyfíeithu 
a chyhoeddi Llyfr Mormon yn yr iaith Italaidd, a bwriada ei 
orphen yn ddioed. Ar ol i’r llyfr hwn unwaith gael ei gyhoeddi 
yn yr iaith Danaidd, Italaidd, Ffrengig, a Germanaidd, ac i v r 
Eglwys gael ei sefydlu yn uihlith y gw’ahanol genedloedd hyn, 
bydd y bobloedd ag sydd yn cyfanneddu ochr orllewinol y cyf- 
andir dwyreiniol hwn yn hysbys o atbrawiaethau yr efengyl, 
megys ag yr eglurwyd gan y Prophwyd Joseph, yn eu hieithoedá 
eu hunain. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIAROH r 
SEF MEIBION JACOB. 

[Parhad o dad. 81.] 

TESTAMENT JUDA, 

A umaelh efe Vw blant ar eì farwolaeth , ynghylch Gwroldeb , Cyb~ 
ydd-dod , a Godineb. 

Cyn^hor Juda wrol hynod, 

Ydyw ymgadw oddiwrth gybydd-dod, 

Meddwdod, maswedd, a pimteindra, 

Am íod liyu yn iladd ycryfa’. 

Copiad o holl ymadrodd Juda, a lefarodd ef wrth ei blaut yn 
nydd ei farwolaeth ; pan ddaethant hwy ynghyd o’i flaen ef, efe a 
ddywedodd wrthynt, Myfi oeddwn y pedwerydd fab i’ra tad, a’ra 
mam a’ra galwodd i Juda, gan ddy wedyd, Yr ydwyf fi yn diolch 
i’r Arglwydd ara iddo roddi i mi y pedwerydd mab. 


UDGORN SEION: 


«7 


Myfi oeddwn gyflym ar fy nhraed, a llafurus yn fy ieuenctyd,ac 
yn ufydd i’m tad yn mliob peth, ac a fendithiais fy mam a’i chwi- 
-orydd : a phan ddaethum i gyflwr gwr, fy nhad Jacob a weddiodd 
droswyf, gan ddywedyd, Ti a fyddi frenin ac yn llwyddiannus yn 
inhob peth. Ac wele, Duw a roddodd i mi ras yn fy holl waith, 
yn gystal oddi cartref a cliartref. 

Ar ryw amser myfi a welais ewig, ac a redais ar ei hol hi, ac 
a’i deliais hi, ac o lioni hi mi a wneuthum fwyd da i’m tad. 

Myfi hefyd a redwn yn gynt nâ r iwrchod, ac a oddiweddwn 
bob peth ydoedd yn y maesydd, yn gymmaint â darfod i mi ddal 
cafeg wyllt, a’i dofi hi. 

Ac a dynais fynn allan o safn yr arth, a chan ei gymmeryd ef 
erbyn ei balf, mi a’i gorthrechais ef. 

A mi a rwygwn yn ddrylliau yr holl fwystfilod gwylltion a 
safent yn fy erbyn, megys pe buaswn eu ci. 

Myfi a ymrysonais â baedd gwyllt, a chan ei orddiwes ef, myfi 
a'i rhwygais ef yn ddrylliau. 

Ac yn Hebron, cymmysg-lew a neidiodd ar gi, a myfi gan 
gymmeryd gafael yn ei gynffon, a’i deliais, ac a’i hergydiais ym- 
aith, ac yn y man fe dorodd ar ei draws. 

Ac yn nhueddau Gath, tarw gwyllt ydoedd yn pori yn y 
maesydd, a myfi a ymefiais yn ei gyrn ef ac a’i hysgydwais o’m 
cwmpas, ac vu y diwedd mi a’i lleddais ef. 

A dau o freninoedd y Canaaneaid a ddaethant yn arfog ar ein 
praidd, a llawer o bobl gyda hwy ; a rayfi fy lninan, gan redeg 
at y praidd, a neidiais at frenin Dur, a chan ei ddidroedi ef mi 
a’i gorthrecliais, ac a’i lleddais ef. 

A myfi hefyd a leddais frenin arall a elwid Thaphes, ydoedd 
yn eistedd ar y ceffyl, ac felly a wasgerais eu holl bob'l hwynt. 

Myfi a oddiweddais y brenin Achior y eawr, ar ei farch yn 
saethu yn ol ac yn mlaen, a chau daflu careg o drugain pwys ar 
ei farch, mi a’i bwriais ef i lawr, ac a’i Ueddais; a chan ymladd 
ag Acbior ddwy awr, mi a holltais ei darian ef, ac a archollais ei 
draed ef, ac yn y diwedd mi a'i lleddais ef ; ac fel yr oeddwn yn 
tynu ymaith ei ddwyfroneg ef, wele wyth o’i gyfeillion ef a nes- 
asant ataf fi ; ar hyny myfi a lenwais fy nwylaw o geryg ac a’u 
hergydiais atynt â thafl, ac a leddais bedwar o honynt, ac a yrais 
y pedwar ereill i ffoi. 

Ein tad Jacob a laddodd y cawr Beelisa brenin yr holl fren- 
ìnoedd, yr hwn ydoedd fawr a galluog, ei uclider oedd deuddeg 
cufydd : o herwydd y pethau hyn dychryn a syrthiodd arnynt, a 
hwy a beidiasant ag yraladd i’n herbyn. 

Ac o berwydd hyn, fy nhad ydoedd ofalus am danaf, pan fydd- 
wn mewn brwydr gyda fy mrodyr: efe a welodd mewn gweledig- 
aeth o’m plegid ; Y byddai angel y nerth y’m dilyn yn mhob Ile, 
fei na’m gorchfygid. 

Yrail calenig ydoedd fwy brwydr i rai nâ’r hon a gawswn yn 
.Sicliem ; yn gymmaint ag wrth ymladd yn wrol gyda fy mrodyr 
iini a jmlidiais fil o wjr, ac a leddais o bonynt ddau cant, * 


IÍDGORN seion 


8'g 

pliedwar brenin, a chan ganlyn ar en hol hwynt, nyni a ySgoí- 
iasom waìiau y ddinas, ac a laddasmn ddau ychwaneg o’u bretí- 
inoedd hwynt; ac a waredasom Hebron, ac a'u harweiniasom 
hwynt oll ymaith fel carcharorion. 

Yn y dydd nesaf ni a ddacthom at ddinas gref gaerog nas 
gellid nesâu ati, a hon a elwid Arcca, yr hon a fygythiodd ein 
lladd ni, ond myfi a Gad a aethom o du y dwyrain i’r ddinas, a 
Reubeu a Lefi o du y gogledd a’r deau, a hwyihau y rhai a 
safent ar y gr.aliau, gan dybied nad oedd neb ychwaneg ond Gad 
a minnau, hwy a roesant dân arnom, pan yn y cyfamser yr 
ydoedd fy mrodyr, y rhai ydoedd yn ddirgel, yn cynllwyn, gan 
dori allan o’r ddau tu arall arnynt hwy, a chan ddringo i fyny, 
ac ysgolio ar y gwaliau, nyni a ennillasora y ddinas yn ngwrth 
eiu gelynion, ac felly ni a'i hennillasom hi wrth y cleddyf, ac a 
osodasom y tŵr ar dán, ac a’i llosgasom i fyny, gyda chynnifer ag 
a ffoisant iddo. 

Ac fel yr oeddem yn dychwelyd, gwyr Thafíìe oeddynt yn cyn- 
llwyn am ein hyspail ni, ac a’i cymmerasant gyda ein plant, ond 
nyni a’u cynllwynasom hwynt hyd yn Thaffie, ac a’u lladdasom 
liwy, ac a losgasom eu dinas, ac a yspeiliasom yr liyn oedd ynddi. 

A pbari oeddem wrth ddyfroedd Gureba, nyni a syrth- 
iasora ar wŷr Jobel, y rhai a ddaetìjent i ryfel i’n herbyn, 
ac a’u lladdasom, ac a ddygasom eu hyspail, a’u cynnorthwywyr 
hefyd, y rhai a ddaethent i’w hamddifiyn hwynt o Selon, ac felly 
ni roddasom iddynt dditb hamdden i ddyohwelyd cìrachefn ar- 
nom ui. 

A’r pummed dydd ar ol hyny y daelh gwyr Machir i gyrchu 
ymaith ein carcharoríon, y rhai hefyd a cìdarfu i ni eu cyfarfoJ 
yn y frwydr, er eu hod yn llu nerthol, ni a’u lladdasom hwynt 
cyn gallu o honynt fyned i’r ìle y dàethant allan o hono ; a 
phan ddaethom ni i’w dinas hwynt, hwy a dreigliasant i lawr 
geryg atom o ben y bryn, ar ba un yr oedd y ddinas yn sefyll, 
ond myfi a Siraeon gan dueddu at y tu cefn i’r ddinas, a ennill- 
asom y lluoedd uchaf, oc a ddinystriasom yr holl ddinas. 

Yr ail ddydd dywedwyd i ni fod dau frenin a'u holl ddinas- 
yddion, yr» dyl'od i’n herbyn, a llu mawr iawn; gon hyny, myfi a 
Dan .yn ymcTdangos ein hunain megys i fod yn Amortheaid, ac 
yn gymdeithion iddynt, a aethom i mewn i’r ddinas, ac wedi i ui 
fyned i mewn yn nhrymder y nos, ni a osodasom y pyrth yn 
llydan agored i’n hrodyr oedd yn dyfod ar ein hol ni, trwy ba 
fodd y darfu i ni eu dinystrio liwynt, a chyromaict oll ag a fedd- 
ent; a phan ddarfu i ni felly ddyfetha y ddinas, ni a fwriasom - 
i lawr ei thair gwal hi. 

Yna yr aethom i Thamua, yr hon oedd noddfa yr holl fren- 
inoedd yn eu rhyfeloêdd ; yno yr oeddwn yn cldigllon o blegid y , 
briw a gawswn, mi a osodais ar y rheiny oedd yn sefyll oddi 
arnaf, ond hwy a daíiasant geryg i lawr a'u ífyn-tafl, ac a saeth- 
asant â’u saetbau, a hwy a’m lladdasent oui huasai i’ra brawd 
I)au fy achub, ani hyny ni a redasom arnynt hwy mewn cyffro, 


TJDGORN 8EION. 


89 


»ŵ a'« gyrasom hwynt oll i ffoi, al\wv gan fyned ffordd arall a 
ítethant at fy nhad, ac yn ostyngedig a erfyniasaut heddwch, ac 
yntau a wnaetlì gyfammod â hwynt, fel nas gwnaethom iddynt 
«iwed mwyach; eithr ni a’u derbyniasom hwynt mewn cvug- 
ìarair â ni, ac a roddasora iddynt eu holl garcharorion. Yna yr 
adeiladais i Chanraa, a’m tad a adeiladodd Rimbahel. 

Ugain mlwydd oed oeddwn pan wnaethpwyd y rhyfel yma ; 
a’r Cauaaneaid oeddynt yn fy ofni i a’m brodyr. 

_Ac yr oedd genyf lawer o anifeiliaid ; a’m pen hugail oedd 
Yean o Ocelam, yn nghwmpeini pa un y gweJais i Bersa brenin 
Odelam, yr hwn a wnaeth wledd i ni, a chyda llawer o erfyniad- 
au, a rodcîodd ei ferch liethusa yn wraig i mi, yr hon a ymddug 
i mi Er, Onan, a Selah ; ond dau o’r tri hyn A laddodd Duw 
yn ddiblaut ; a Selah a fu í'yw, plant i'r hwu ydyw rhai o hon- 
och chwi. 

Ond fy nhad a minnau a wnaethom ddeunaw mlynedd o hedu- 
wch a’i frawd Esau a'i blant. A pan ddarfu y deunaw ml} r nedd, 
ar ol i ni ddyfod fyny o Mesopotamia, yn y ddeugeiníed Üwyddyn 
o’m bywyd, Esau brawd ein tad a düaeth arnom â ilu ìnawr a 
chryf, ond efe a laddwyd gan íŵa Jacob, ac a gariwyd yn farw i 
íynydd Seir ; a nintiau hefyd a gynllwyuasom ar blaut Esau, 
«ithr ei cidinas ef oedd greí iawn, a muriau ucliel, a phyrth 
haiain a phres, íel nas gallem fyned iddi ; ond pa í'odd bynag, 
nyni a’u cauasom hwynt i fyuy yuddi hi, ac a'i hamgylchasom. 
Ond yn awr, pryd nad oeddynt yn ymddangos eu hunain allan 
<lros ugain o ddyddiau yn nghyd, niyfî a roddais fy lielrn am fy 
mlien, ac yn eu gwydd hwynt oll y gosodais i fyny ysgol, a chan 
ddringo y ncur, myfi a leddais bedwar o’u gwyr anrhydeddus 
hwynt â chareg o bwys tair talent; a’r dydd nesaf, Rei.ben a 
Crad a aethant ac a laddasaut drugain ereill ; yna hwy a gynnyg- 
iasant hetldwch, a ninnau drwy gynghor ein tad, a*u derbyniasom 
hwy dan deyniged, a hwy a roisant i ni ddau can chwarter o ŷd, 
a phum can hath o olew, a mil a phum can mesur o win ; byd 
onid aethom i waered i’r Aifft. 

Ac yu ol hyny, Er fy mab a briododd Thamar o Mesopot- 
amia, merch Aram; ond Er ydoedd impyn drygionus, ac yu 
ammheus oblegid Thamar, aru nad oedd hi o wlad Canaan : 
oblegid hyn angel yr Arglwydd a'i lladdodd ef y trydydd nos ar 
ol priodi, pryd nas darfuasai iddo etto ymgyfeillachu a 
hi, o herwydd cyfrwysdra ei fam ef, ac felly efe a fu l'arw yn 
ei ddrygioui, canys anfoddlawn ydoedd iddo gael plant o 
honi hi. 

Ond pan ddaeth Onan i amser priodi, mi a roddais Thamnr 
iddo yn wraig ; ac yntau hefvd yn dra gwrthnysig nid ymgyf- 
eillachodd â hi, eithr gwedi iddo fyw ddwy tìynedd gyda hi yn 
gyfan, pan y bygythiais el’, yna efe a yingyfeillachodd ; ond 
etto drwy orchymyn ei fam, el'e a adav:odd i'w hâd syrthio ar y 
Jlawr; ac felly bu ynlau befyd farw yn ei ddrygioni. 

A mi a feddyliais liefyd am ei rhoddi hi i Seiuh, ond fy ngwraig 



30 


tJDGORN SEION. 


Bethsue nis gadawai i mi, o lierwydd hi a groesai Tharaar, am 
nad ydoedd o ferched Canaan megys ag yr oedd hi. 

Eithr myfi a wyddwn mai drygionus ydoedd blaguryn Canaan V 
ond etto, fe ddwyllodd chwant ieuenctyd í ỳ nghalon, fel ag yr 
oeddwn yn ei gweled yn tywallt allan win, myfi a dwyllwyd 
gan feddwdod, ac a syrthiais mewn cariad â hi. 

Ond ar ryw amser a myfi oddi cartref, hi a hriododd Selah â 
mercli o Ganaan : ond pan ddeallais ei gweithred,mi a*i rr.elldith- 
iais hi yn chwerwder fy enaid, ac felly hi a fu farw yn anwiredd 
ei raeibion. 

Ac yn mhen dwy flynedd ar ol y pethau hyn, fel yr oeddwn 
yn rayned i gneifio fy nefaid, Thamar a yradrwsiodd ei hunan 
megys priod-lerch, ac a eisteddodd i lawr yn mhorth y ddinas ; 
canys arfer yr Amoriaid oedd, y byddai i’w priodas-ferched hwy 
eu gosod eu hunain allan yu mhyrth y dinasoedd dros yspaid 
saith uinrnod yn nghyd, i’w halogi eu hunain â godineb; a 
minnau gwedi meddwi gan ddyfroedd Horeb, nid adnabum hi o 
herwydd y gwin, ac yn gymmaint a darfod i’w thegwch hi yn> 
nghyd a’i gwisgiad, yn ei ymdrwsio ei hunan, fy nhwyllo, ac ar 
liyn, gan droi heibio gyda hi, mi a ddywedais, A gaf fi ddyfod i 
mewn atat ti ? A hithau a’m hatebodd, Pa beth a roddi dithau i 
minnau ? A mi a roddais iddi fy fíon a’m gwregys, a choron fy 
nheyrnas ; a mi yn ymgyfeillachu a hi, hi a feichiogodd : ac ar 
ol hyny myfi heb wybod mai myfi oedd y gweithredwr o hyn, a 
fynwn ei rhoddi hi i farwolaeth am hyny, ond hi a gadwodd fy 
ngwystl yn y stock, ac a’m cywilyddiodd â hwynt; ond pan 
glywais i fy ugeiriau fy hunan ganddi hi yn ddirgel, y rhai a 
ddywedaswu i wrthi pan orweddais gyda hi yn fy meddwdod, nis 
gallwn ei rhoddi hi i farwolaeth, oblegid gwaith yr Arglwydd oedd ŷ 
ond nis cyffyrddais â hi mwyach hyd ddydd fy marwolaeth ; 
canys pan wnaethuuj y fiieidd dra hwn yn Israel, mi a ddywedais r 
llhag iddi weithredu twyll i mi, cyrchaf adref y ngwystl oddi- 
wrthi hi ; ond pan yraofynais i am dani hi, gwyr y dref a ddywed- 
asant nad oedd yn y ddinas un briod-ferch, canys o le arall y 
daethai hi, ac nid eisteddasai hi yno ond dros ennyd fechan, a hi 
a dybiudd nas gwyddai neb oddiwrth fy mynediad i mewn ati. 

Ac ar ol liyny ni a aethom i’r Aifft at Joseph, o herwydd y 
newyn : chwech a deugain oed oeddwn pan aethum yuo, a thair 
ar ddeg a thrugain o flynyddoedd y bum i byw yn y lle hw’n. 

Ac yn awr, fy meibion, gwrandewch fi eich tad, yn mhob peth 
yr ydwyf yn ei orchyroyn i chwi, a chedwcli l'y holl orchyroynion, 
gan wneutliur pob rnath ar gyfiawnder o fiaen^yr Arglw ydd, ae 
ufyddhau i orchymyuion y gwir Dduw, ac na rodiwch yn ol eich 
trachwantau eicli hunain, nac yn ol dychymraygion eich medd- 
yliau, yn raalchder eich calonau ; ac na orfoleddwch chwaiih yn 
ngweithredoedd cryfder eich ieuenctyd, oblegid fod hyny yn 
bechadurus yn ngwydd Duw. 

Canys yn gymmaint â darfod i mi ymorfoleddu yn fy rhyfel- 
oedd, a lliwied i’m brawd Reuben, Bilha gwraig fy nhad, oblegki 


CDGORN SEION. 


91 


livd hyuy ni ddarfuasai i brydferthwch gwraig fy nhwyllo ; am 
hyny, digywilydd-dra a godineb a syrthiodd arnaf, fel i’m daliwyd 
gan Bethsue y Canaanëes, ac hefyd gan Thamar gwraig fy 
meibion fy hunan. 

Ac mi a ddywedais wrth fy nhad ynghyfraith, Mi a wnaethum 
fy nhad yn gydnabyddus â’r peth, ac am liyny mi a gymmeraf 
dy ferch yn briod i mi. 

Ac ar ol hyuy efe a ddangosodd i mi bentwr anfeidrol o aur; 
megys parthred neu gynnysgaeth ei ferch, canys ef ydoedd frenin ; 
a chan ei thrwsio hi ag aur a pherlau, a ewyllysiodd iddi dywallt 
allan i ni win ar ein swper. 

A thegwch y ferch, a’r gwin ynghyd, a dwyllodd fy llygaid, a 
phleser a siomodd fy nealltwriaeth, hyd oni syrthiais mewn cariad 
â hi, a chan dori gorchymyn Duw ein tadau, mi a’i cymmerais hi 
yn wraig i mi, yn ol bwriad fy nghalon. Ond yr Arglwydd a 
dalodd i mi hyd adref am hyny; canys ni chefaîs i ìawenydd 
oddiwrth y plant a ddug lii i mi. 

Yn awr, gan hyny, fy mhlant, na feddwer chwi gan win, canys 
gwin sydd yn troi dealltwriaeth dyn oddiwrth y gwirionedd, ac yn 
ennyn ynddo dân trachwant, gan arwain ei lygaid i gyfeiliornad ; 
yn gymmaint â bod gwin yn was ysbryd trythyllwcb, i lielaethu 
ymborthiad y meddwl ar drachwant, felly y ddau liyn sydd yn 
difuddio dyn o’i holl allu : canys os yf gwr win hyd oni feddwo, 
y mae efe yn hyíforddi ei feddwl mewn budr amcanion trythyl!- 
wch, ac yn ennyn y corff i gnawdol gyfeillach ; ac os dymunol 
achlysur a geir, pechod a weithreda yn ddigywilydd : y cyfryw, 
fy meibion, ydyw gwin, canys nid oes ar y meddw gywilydd 
o ddim. 

Wele fe a wnaeth i mi â Thamar wneuthur ar fai, fel nas 
cywilyddiais wrth amldra y bobl yn y ddinas, eithr mi a droes 
heibio gyda hi yn eu gwydd hwynt oll, ac a weithredais bechod 
mawr, trwy ddadguddio dirgel atíendid fy meibion fy hun. 

Wrth yfed gwin ni bu gywilydd arnaf dori gorchymyn Duw, 
trwy gymmeryd metch o Gauaan yu wraig i mi. 

Gan liyny, fy meibion, anghenrheidiol yw i bob un a yfo win 
fod yn ddoetli, a’r ddoethineb a ddylai fod gan bob un wrth yfed 
gwin yw, bod arno gywilydd o yfed gormod ; canys os efe aây tu 
hwnt i’r terfyn yma, mae ef yn colli ei ddealltwriaeth, ac yn glynu 
wrth ysbryd cyfeiliornus, yr hwn sydd yn peri i’r meddwyn siarad 
brynti, a gwneuthur drygioni yn ddigywilydd, ac ymfl'roslio yn ei 
ddrygioni, gan dybied mai da yw. 

Y rhai sydd yn gwneuthur godineb, sydd yn eu difuddio eu 
hunain o’r rhyddid, ac yn dyfod yn gaetbweision i drytbyllwch, 
ac beb allu dyfod allan o liono drachefn, megys ag y’m noetliwyd 
innau : canys mi a roddais fy ffon, hyny yw, A treg fy llwyth ; 
a’m gwregys, bvny yw, Fy ngallu; a’m coron, hyny yw, Gogon- 
iant fy nheyrnas. Ond pa fodd bynag, gan edifarhau ìui a roddais 
ymaith bob gwin a chig hyd fy henaint ; ac a fum yn gwbi 
snghydnabyddus â llawenydd. 


92 


UDGOJIN SEION. 


Ac angel yr Arglwydd a ddangosndd i mi, y byddai i wragedd 

0 amser i amser feistroli pob gwr, yn gystal breninoedd a chaeth- 
ion, a difuddio gwyr mawrion o’u gogoniant; canys trueni y tlawd 
sydd fwy achles iddo na chryfùer y galluog. 

Am hyny, fy meihion, cedwcli fesur wrth yfed, canys y mae 
ynddo bedwar ysbryd gwenwynllyd, sef Trachwant, Calon-losgfa, 
Trythyllwcli, a Budr elw. 

Os yfwch chwi win yn llawen, ac yn ofn yr Arglwydd, gyda 
chrychwyledd, cliwi a fyddwch byw : eithr os yfwch yn ddibris 
ac yn ddigywilydd, heb ofn Duw, yna y troaist ef yn feddwdod, 
ac y lladrateaist ííalsedd i fewn, 

Eitlir os chwi nid yfwch ddim gwin, yna ni phechwch, nac 
mewn geiriau enllibgar, nac mewn amrysonedd, nac mewn cabledd, 
na thrwy dori gorchymynion yr Arglwydd, ac ni ddyfethir cliwi 
yn yr araser: oblegid gwin svdd yn dadguddio dirgelion Duw a 
dyn i ddyeithriaid, megys ag yr arolygais i ddirgeledigaethau Duw, 
a’m tad Jacob i Bt-thsue y Canaanëes, y rhai y gwaharddasai eu 
dadguddio iddynt; gwin sydd achos o ryfel ac amryfusedd. 

Yn mhellach, fy meibion, yr ytlwyf yn gorchymyn i cliwi na 
charoch arian, ac na edrychoch ar degwch merched ; canys arian 
a thegwcb merched a barodd i mi fyued yn rhy bell yn mher- 
thynas Bethsue y Ganaanëes. Ac y mae yn sicr genyf y bydd 
i’r ddau beth hyn lygru fy liiliogaeth, a gwrthyno gwyr doethion 
o’m llin i, a uiweidio teyrnas Juda,yr hon a roddes Duw i mi am 
ufyddhau i’m tad ; canys ni ddarfu i mi erioed rwgnach wrth 
orchymyn fy nhad Jacob, ond a wnaethura pa beth bynag a 
orchymynai. 

Ac Abraham, tad fy nhadau, a’m hendithiodd i ymladd dros 
Israel ; ac felly Tsaac a’m bendithiodd yn yr un modd: ac yr 
ydwyf yn gwybod mai trwof fi y saif y deyrnas. 

Ond mi a ddarllenais yn llyfr Enoch y cyfiawn, y hydd i ch-wi 
weithredu drygioni yn y dyddiau diweddaf. 

Am liyny, fy mhlant, ymgedwch eich hunain oddiwrth gybydd- 
dra a tlirythyllwch, a rhoddwch glust i’ch tad Juda; canys y 
pethau hyny sydd yn tynu dynion oddiwrth gyfraith Duw, ac yn 
dallu dealltwriaeth y raeddyliau, gan ddysgu iddynt falchder ; ac 
ni chynnwys i un dyn chwaith ddangos trugaredd i’w gymmydog: 
raaent hefyd yn difwyno ei euaid o boh daioni, ac yn ei ddal ef 

1 lawr mewn poetiau a gofidiau, ac yn ei ddiddyir.u o’i gwsg ac o’i 
orphwysdra, ac yn dyfetha ei gnawrl ef : ac yn ddiweddaf, maent 
yn rhwystro aberthau Duw, ac yn esgeuluso ei fendithion ef; yn 
anufyddhau i eiriau y prophwydi, ac yn tramgwyddo wrth air o 
dduwioldeh; canys y ddau heth niweidiol yma ydynt yn y gwrth- 
wyneb i orchymynion üuw ; a’r hwn a’u gwasanaetho hwynt, nis 
gall ufyddhau i Dduw, oblegicl y maent yn cymmysgu meddyl- 
iau dynion, ac yn rhodio oddiamgylch yn gystal y nos a'r 
dydd. 

Fy mhlant, cybydd-dod sydd yn arwain i eulun-addoliaeth ; 
canys wrth ynfydu ynghylch ariau, y mae yn galw yn dduwiau, 


UDGORN SEION. 


95 


r rhai nid yaynt, ac yn annog y blaid glwyfedig allan o fath i 
brisio yn dra gwael ; canys o achos arian y collais fy rahlant, ac? 
oni buasai i rai boenydio a darostwng fy nghorff a'm henaid, ac 
oni buasai gwetldiau fy nhad Jacob, rayfi a fnaswn farw yn ddi- 
blant. Ond Duw fy nhadau, yr hwn oedd raslawn, ac yn llawn 
tosturi a thrugaredd, a wyddai mai trwy anwybodaeth y pechaswn, 
o herwydd tywysog cyfeiliorni a’m dallodd, a minnau a ollyngais 
fy hun yn rhy bell, megys dyn cnawdol, gan ymlygru â phechod, 
nid adnabum fy ngwendid fy hunan, eithr rai a dybiais ara danaf 
fy hunan nas gellid fv ngorchfygu. 

Gwybyddwch, gan hyny, fy meibion, fod dau ysbryd yn dys- 
gwyl wrth ddyn, sef ysbryd gwirionedd ac ysbryd cyfeiliornad ; 
rhwng y ddau hyn y gosodir ysbryd dealltwriaetb y raeddwl, 
priodoliaeth pa un vdyw tueddu i’r lle yr ewyllysiora. Y pethau 
sydd yn penliyn i wirionedd ac i anwiredd ydynt ysgrifenedig yn 
raynwes dyn, a Duw sydd yn gwybod pob tipyn o hono, ac ni 
ddichon yr un o weithredoedd dynion fod yn guddiedig oddiwrtho 
ef, canys holl cìdirgeledigaethau calonau raeibion dynion ydynt 
ysgril'enedig o ílaeii yr Arglwydd, ac ysbryd y gwirionedd sydd 
yn dwyn tystiolaeth o’r holl bethau; ac yn cyhuddo y cwbl, a’r 
hwn sydd yn pechu, sydd â llosgfa yn ei galon, ac ni ddichon 
ddyrcliafu ei wyneb at ei Farnwr. 

Ac yn awr, fy rahlant, cerwch chwi Lefi, fel y gallooh chwi 
barhau, ac nad yradderchefwclì eich hunain uwch ei law ef rhag 
eicb dyíetha. Yr Arglwydd a roddodd i rai y deyrnas. ac i Leíi 
yr ofTeiriadaeth, ac a roddodd y deyrnas dun yr oífeiriadaeth. I 
mi y rhoddodd ef y pethau ydynt ar y ddaear, ac iddo yntau y 
pethewi sydd yn y nefoedd. Cyfuwch ag yw’r nefoedd uwchlaw y 
ddaear, felly y mae yr offeiriadaeth uwchlaw y deyrnas sydd ar y 
ddaear. Canys yr Arglwydd a’i dewisodd ef o’m blaen i, i nesáu 
ato ef, i fwyta o’i fwrdd, ac i gymmeryd blaenffrwyth meibion 
Israel, a thi a fyddi raegys raôr iddoef; canys raegys ag yn y 
môr y peryglir y cyfiawn a’r anghyfiawn, y naill fath a ddeil y 
cyfiawn a'r anghyfiawn, y naill fath a ddelir yn garcharorion, a’r 
fath arall a gyfoethogir; ac felly caiff poh math ar ddynion eu 
peryglu ynot ti, rhai yn soddi raewn trueni, a rhai ereill yn yra- 
drochi mewn hawddfyd. Canys ynot ti y rheola y mortìlod, y 
rhai a lynca i fyny ddynion fel pysgod, ac a dilygant feibion a 
merched ei wyr rhyddion i gaethiwed ; a hwy a gyrainerant yin- 
aith dai, tiroedd, anifeiliaid, ac arian, dynion trwy drais; a hwy a 
aberthant gigfranod ac adar gwancus ereill, a llawer o gnawdiau 
y praidd trwy drawsder ; a hwy a lwyddant ac a flodeuant mewn 
drygioni, ac a ymddyrchafant raewn cybydd-dod; a bydd gau- 
brophwydi raegys tymhestl, y rhai a erlidiant yr holl rai cyfiawn : 
ond yr Arglwydd a’u gesyd hwy ynghyd erbyn eu clusiiau yn eu 
plith eu hunai»), a bydd gwastadol ryfel vn Israeì, a’ra téyrnas a 
gauir i fyny gan ddyeitiiriaid, hyd oni ddel Achubwr Israel, sef 
Duw y cyfiawnder, fel y gorpliwyso Jacob, a’r holl Genedloedd, 
îöewn tangnefedd ; ac efe a geidw fy nheyrnas mewn heddwcn yf\ 



94 


UDGORN SEION- 


dragywyddol. Canys yr Arglwydd a dyngodd, na byddai i’m 
teyrnas, na’m had, ddiflannu hyd ddiwedd y bvd. 

Ond y raae yn ddrwg iawn genyf, fy meibion, o lierwydd yr 
aflendid, traeturiaeth, a’r eulun-addoliaeth a weithredwch cbwi yn 
erbyn y deyrnas, trwy ddilyn swyn gyfareddwyr, consurwyr, a 
thrwy addunedu eich merched i gythreuliaid twyllodrus, trwy eu 
gwneuthur hwy yn ddewinesau, swyn-w ragedd, ac yn buteiniaid; 
a thrwy gymmysgu eicli hunain â ffìeidd-dra y Cenedloedd : am 
yr hyn beth, yr Arglwydd a ddwg arnoch newyn, haint, marwol- 
aeth, cleddyf, digllon \varchaedigaeth, cwn dinystriol, gwarad- 
w'ydd cyfeillion a gelynion, poen a cliolled o’ch llygaid, lladd eich 
plant, treisio eich gwragedd, anrheithio eich da, llosgi eich 
temlau, anghyfantieddu eich gwlad, a’ch caethiwo cliwithau eich 
huuain yn mysg yr holl Genedloedd, y rhai a ddysbaddant rai o 
honoch i wneuthur eunuchiaid i'w gwragedd. Ond os dychwelwch 
chwi at yr Arglwydd mewn edifcirwch calon, a gostyngeiddrwydd, 
gan rodio yn holl orchymynion Duw, efe a ymwel â chwi yn 
drugarog, ac yn garedig a’ch gwared chwi oddiwrth gaethiwed 
eich gelynion. 

Ac yn ol hyn y cvfvd Seren allan o Jacob, ac o’ra had i y 
tardda allan Wr, yr hwm a rodia megys Iíaui cyfiawnder yn 
mysg meibion dynion, mewn tangnefedd, gostyngeiddrwydd. a 
chyfîawnder, ac ynddo ef ni cheir pechod. Y nefoedd a egyr i 
dywallt allan Ysbryd y fendith arno ef, oddiwrth y Tad ac 
ysbryd y grâs a dywalJt efe arnoch chwithau, a chwi a fyddwch 
hlant iddo el' mewn gv.irionedd, yn rhodio yn y cyntaf a’r diw- 
weddaf o’i orchymynion. Dyma tìaguryn y goruchaf Dduw, a 
ffynnon bywyd pob cnawd. 

Yna, teyrnwialen fy nlieyrnas a dywyna yn eglur, ac a 11 
o’ch gwreiddyn cliwi y tardd allan lestr planu, yn mha un y 
tŷf i fyny wialen cyfîawnder i’r Cenedloedd, i farnu, ac i wared 
cynnifer ag a alwo arno ef. 

Ac ar ol hyny, Abraham, Isaac, a Jacob a adgyfodant eilwaith 
i fywyd, a minnau a'r tywysogion, iy mrodyr, a fydd eich 
teyrnwialen yn Israel : Lefî yn gyntaf, minnau yn ail, Josepli 
yn drydydd, Benjamin yn bedwerydd, Simeon yn bummed, 
Isachar yn chwechfed, ac felly y lleill i gyd. A’r Arglwydd a’n 
bendilhiodd, gan ddywedyd, Lefi, a fydd yn genad fy mhresen- 
noldeb; Simeon, gallu fy ngogoniant; Iteubeo, nefoedd; Isachar, 
daear ; Zabulon, y môr ; Joseph, mynyddoedd ; Benjamin, pehyll ; 
Dan, goleuadau ; N»phtali, danteithion ; Gad, haul y dydd ; Aser, 
olewydden, ac un hobl a fyddaut i'r Arglwydd. 

Belial dwyllodrus ni bydd mwyacli, oblegid efe a fwrir i’r tân 
diddiwedd. 

A’r rliai a gleddir mewn tristuch, a gyfodant mewn gogoniant, 

A’r rhai oeddynt yn dlawd, er mwyn yr Arglwydd, a.gyfoeth- 
ogir. 

Y rhai a ddyoddefasant brinder, a ddiwellir. 

A’r rhai a fuont weiniaid, a gadarnheir. 


L'DGORN SEION. 


9i> 

A'r rhaî a fuont feîrw er rawvn yr Arglwydd, a ddefTroant i 
fyny i fywyd, ac a redant yn Jacob,- ie, gan lamu a neidio, 
hwy a redant, ac a ehedant megys eryrod o lawenydd. 

Ònd yr annuwiol a fydd drist, a’r pechaduriaid a alarant ; a’r 
holl bobl a ogoneddant yr Arglwydd yn dragywydd. 

Gan byny, fy mlilant, cedwch holl gyfraith yr Argîwydd • 
oblegid y mae gobaith i’r holl rai a rodiant yn union. 

Cant a phedair ar hyratheg o íiynyddoedd ydy w fy oedran, ac 
wele fi yn marn yn eie.h gwydd chwi. 

Na fydded i un o honoeh fv nghladdu mewn dillad drudfawr, 
ac na agorwch fv mol, o herwydd felly y gwna rheolwyr; ond 
cludwch fi yn ol i Hebron gyda chwi. 

Ar y geiriau hyn, Juda a fu farw ; a’i blant, gan wneuthur yn 
ol pob peth a orcbymynasai, a’i claddasant ef yn Hebron gyda’i 
dadau. (J’vj barhau.) 


DYFYNIAD O’R “ACHOS MAWR CYNTAF, NEU ALLU- 
OEDD HUNAN-SYMUDOL Y BYDYfcSAWD/’ GAN 
ORSON PRATT, A.C. 

1. — Y rhaicl fod parhad diddiwedd ao eangder annherfynol, 
ydynt wirioneddau anghenrheidiol ag nad yw yn bosibl anigyffred 
eu bod yn wahanol i’r hyn ydynt. Y rhai h\n ydynt wirioneddau 
anghenrheidiol, pa un a oes un bôd yn hodoli i’w hamgyffred fel 
y cyfryw neu beidio. Yn wir, pe na fuasai un bôd mewn bodol- 
iaeth, yr un anghenrheidrwydd anghyfuewidiol a fuasai yn nod- 
weddu y gwirioneddau hyn. Nis gall un bôd greu na difodi 
eangder a pharhad annherfynol, ond y maent wedi bodoli a rhaid 
iddynt i fodoli yu dragywydd. Nid yw y gwirioneddau hyn yti 
caniatâu i’w profi, canys yr hyn sydd yn ddiddechreu nis gellir 
ei ragfiaenu gan ac'nos; a lle nad oes achos yn hodoli, nid yw yn 
hosibl y gall fod unrhyw sail i ymresymu. Nisgall fod un rheswm 
paham y mae eangder a pliarhad fel ag y maenî, ac etto yr ydym 
yn canfod anghenrheidrwydd iddynt fod fel ag y maent. 

2. — Fod petbau yn bodoli yn yr eangder. sydd wirionedd, er 
nas gallwn amgyfi'red ei fod yn wirionedd anghenrheidiol ; canys 
gallwn amgyff'red am eangder gwâg; y i» wir, yr ydym yu gwybod, 
o herwydd yr arddangosiadau o symudiad yn mhlith pethau, y 
rhaid fod eangder lieb gael ei lanw â dim ; pe amgeu, ni fyddai 
lle i symudiad yn mysg cyrfl', a chelai yr eangder ei lanw à 
ch} T fan gorff annherfynol, durfing, a hollol analluug o newidiad 
lle yn mhlith ei ranau. Gan hyny, y mae symudiad pethau yn 
protì fod rhan o’r eangder yn wâg. Òs bydd i ni amgyffred fod 
rhan o’r eangder beb gael ei lanw gan sylwedd, gallwn yr un moi* 
rhwydd amgyffred fod yr holl eangder yn wag ; gan hyny nid yw 
bodoliaeth pethau yn yr eangder, er yn wirionedd, yn wirionedd 
anglienrheidiol. Gallwn aingyffred am eangder fel yn cynnwys 
dim neu gynnwys rhywheth ; gallwn ei amgyff’red naill ai yn 


*r> 


ÜDGORN SEIOIt. 


cynnwys un peth,neu liosogrwydd o bethan; gallwn ei amgyflYed 
íel yn wag, wedi ei lenwi yn rhatiol, neu wedi ei lenwi yn hollol. 
Mae nifer afrifed o ddognau o sylwedd rhwng dim a chyfan-gortT 
annherfynol anfeidrol; a gallwti amgyflfred y naill neu y llall o’r 
dognau hyn fel yn llanw rhan o’r eangder. Nis gallwn amgy- 
ffred unrhyw anghenrbeidrw ydd pahain y bodolai un o’r dognau 
hyn yn hytrach ná’r llail. Yr ydym yn canfod ein bod ni ein 
lmnain yn bodoli, a bod pethau yn bodoli y tu allau i ni ein hun- 
ain ; ond nid ydym yn canlod un anghenrlteidrwydd am ein l>od- 
oliaeth ein huuain, nac am fodoìiaeth umhyw beth arall. Gan 
hyny, nid yw bodoliaeth petliau yn yr eungder, a dognedd pethau 
yn yr eangder, i gael eu hamgyffred i fod yr hyn ydynt trwy 
unrhyw anghenrheidrwydd anwrthwytiebol, o’r fath ag sydd yn 
nodweddu ein hatngvffredi«m ni am eangder a pharhad. Ni 
ddichon neb amgyífred am anfodoliaeth eangder a pharbad,ond 
dichon pawb aragyffred am anfodoliaeth pethau mewn eungder, 
neu am fodoliaeth unrbyw ddognedd tybiedig, o ddim hyd anfeid- 
rolwydd. Y blaenaf ydynt wirioneddau o anghenrheidrwydd, yr 
ail ydynt witioueddau a ganfyddir eu bod yr hyn ydynt, heb 
ganfod un anghenrlieidrwydd ant eu bod fel ag y maent: y rhai 
hyn a ellir eu galw yu wirioneddau damwcitìiol. 

3. — A chaniatâu y gwirionedd damweiniol, fod rhywbeth yn 
bodoli yn awr yn yr eangder, gan nas gall dim gynnyrchu rhyw- 
beth; gan hyny, y mae yn canlyn, fel gwirionedd anghenrheidiol, 
y rhaid fod rhywbeth wedi bodoli yn wasladol yn yr eangder. 
Rhaid fod pob rhan o’r rhywbetli tragy wyddol hwn yn llanw cyf- 
ran benodol o eangder, a chanddo hŷd, lled, trwch, a ffttrf. I 
lanw cyfran o eangder, rhaid ti fod yn ddurting, eithr nid yw 
durfingdra ond yn unig enw arall am ddefnydd; gan hyny, rhaid 
tnai defnydd yw y rhywheth tragywyddol hwn. Yr hyn nad yw 
yn m<‘ddu ar estyniad, na rhanau, na pherthynas ag eangder a 
pharhad, a elwir yn anncfnyddioldeb , yr byu yw y gwrthwyneb i 
bob bodoliaeth, ncu ond yti unig enw arall ar ddira.* 

4. — Wedi profi, oddiwrth y Ö’aith fo;l rhywbeth yn awr yn bod- 
oli, V rhaid fod rhywbetlì yn bod«»li bob amser, gadawer i ni 
chwilio yn nesaf, A yw pob svlweddau wedi bodoli yn dragywydd\ 
Dynolryw ydynt yn rhanedig ar y pwnc hwu. Un blaid a haera 
í'od rhan o’r sylweddau mewn eangder wedi cael eu creu o dditn, 
gau y than arall, yr hon y inaent hwy yn cael eu gorfodi yn 
anwithwynebol i gredu sydd yu dragywyddol. Y hlai«l arall a 
greda fod pob sylweddau yn dragywyddol. C’awn yn awr fyned 
yn mlaen i ddangos nas gellir sylfaeuu y grediniaeth i un rh«u o 
sylwedd gael ei greu o ddira gan ran arall, ar unrbyw anghen-. 
rheidrwydd, ymbrawf, rheswm, cymhariaeth, na dadguddiad 
dwyfol. 

Yn gyntaf: Nid yw creadigaelh rhan o ddefnydd yn wirionedd 
anghenrheidiol , o herwydd gallwn amgyffred am fodoliaeth dragy « 

* F.r hysbysiaptlt pellach ar y pwnc hwn, gweler traethawü yr A«dwr ar 
tl Ahburdities of lmmaterialism. M 


ÜDGORN SEION. 


97 


wyddol pob defnydd, raor rliwydd ag y gallwn aragyíTred bodol- 
Saetli dragywyddol rhan o ddefnydd. Holl hen ysgolion atliron- 
yddiaeth a dybient fod pob sylwedd yn dragywyddol; ac ni 
ddarfu i ddynion dybied yn wabanol hvd yr oesoedd diweddar. 
Fel y dywedwydyn barod, gallwn aingyli'red am eangder yn hollol 
wag o ddefnydd, yr hyn a ddengys nad yw bodoliaeth pob peth 
mewn eangder, er ei fod yn wirioneld, yn wirionedd anghen- 
rheidiol. Os nad yw hyd y nod bodoliaeth pob sylweddau vn 
wirionedd amihenrheidioU eilhr yn unig yn wirionedd damireiniol , 
diau nas gellir tybied fod dechreuad bodoliaeth neu greadigaeth 
unrhyw sylwedd yn wirionedd angìienrheidiol. 

Yu ail : Nid yw creadigaeth un rlian o sylwedd gan ran arall, 
yn wirionedd profiadol. Nid ocs un dyn wedi canfod unrhyw 
sylwedd yn cael ei greu o ddirn gan un arall. Y'n holl amryw- 
iedig weithrediadau natnr, nid ydyrn yn canfod creadigaethau na 
diddymiadau : ni chanl'yddwn ond yn unig gyfnewidiadau yn 
cael eu gwneuthur ar yr hyn sydd eisoes yn bodoli. Gan hyny, 
nis gall un dyn wybod trwy brojìadj fod creadigacth rhywbeth o 
ddim yn wirionedd. 

Y T n drydydd : Nid yw creadigaeth o ddim yn wirionedd deill - 
iedig oddiwrth reswm. Pch rhesymeg gasgliadol sydd yn seil- 
jedig ar wirioneddau penodol cyutal neu sylfaenol, y rhai a elwir 
gosodedigaethau neu egluriadau ; ond nid oes neb o’r cylryw 
wirioneddau cyntaf neu osodedigaethau mewn pertìiynas i gread- 
igaeth o ddim ; gan hyny, nis gall fod un sylfaen, neu gychwyn- 
nod,oddiwrth ba un y gallwn ddechreu ar erl)niad o resyraeg 
gasgliadoi, i sefydlu y cyfryw amgylchiad. Rhesymeg olrheiniol 
yw y gweithrediad hwnw trwy yr hwn yr ydyin yu esgyn oddi- 
wrth wirioneddau neillduol at rai o uwch gradd ac o natur fwy 
cyffredinol. Y 7 n awr, nid oes dim yn ngwirioneddau neillcìuol 
natur ag sydd yn arddangos creadigaeth neb o’i sylweddau o 
ddim ; felly, nis gellir sefydlu na chasglu y cyfryw amgylchiad 
trwy olrheiniad. Gan hyny, nid yw creadigaeth o ddim yn wir- 
ìonedd deilliedig oddiwrlh reswm. 

Y T n bedwerydcl: Nid yw creadigaeth sylwedd o ddim yn wirion- 
edd sylfaenedig ar gymhariaet/i. lîhesymeg gymharol yw y 
gweithrediad hwuw trwy yr hwn yr ydym yn casglu y dichon un 
amgylchiad neu beth fod yu wir, o herwydd y t-wyddom l'od rhyw 
amgylchiad neu beth cytfelyb arall yn wir. Y’n awr, nid ydym 
yn gwyhod am un amgylchiad neu hellì ei fod yn wir, ag sydcl yn 
ymdebygoli, yn y mesur Ueiaf, i greadigaeth sylwedd o ddira, gan 
hyny nid oes un gymhariaeth i’r cyfryw amgylchiad. 

Yn bumraed : Nid yw creadigaeth rhywbeth o udim yn wirion- 
edd sylfaenedig ar dcladyuddiad dnyfol. Yr ydyra yn dysgu oddi- 
wrtb y gwirioneddau dadguddiedig ag y mae Duw wedi gweled yn 
dda eu rhoddi i ddyn, i’r haul, y ll»'uad, y sêr, y nefoedd, y 
ddaear, a phob peth, gael eu creu ganddo ef; ond nid ydym yn 
dysgu mewn un lîe yn yr oraclau santaidd hyny, i un o’r pethau 
hyny gael ei greu o ddim. Y geiriau gwreiddiol a gyfieithir i’u 


08 


t'DOORN SEÎON. 


hiaith ni yn grou a gwneuthnr, ydynt yn derinau cyfystyr, yn 
arwyddo, fel y ntae genyra reswm i gredu, flfurfiad pethau allan 
o’r elfenau gwreiddiol ; o leiaf, nid ydym raewn un lle yn y dad- 
guddiad yn cael ein hysbysu fod i’r geiriau hyn unrhyw ystyr 
arall. Mae wedi cael ei ddywedyd, gan i Dduw greu pob peth , a 
chan fod elfenau yn bethau , gan hyny rhaid ei fod wedi eu creu 
hwynt hefyd. Ond os cynnwysir yr holl elfenau yn rahlith y 
pethau a grewyd, yna rhaid fod y Duwdod wedi creu yr elíenau, 
neu ranau o’r rhai y raae efe ei hun yn gynnwysedig, yr hyn a 
fyddai yn eitliafion gwrthuni, canys byddai yn ei dybied ef yn 
bodoli ac heb fod yn bodoli ar yrun araser; felly, nis dichon y 
geiriau “ poh peth” feddwl yr elfenau, eithr yn uuig “ pob peth’' 
ag sydd wedi eu creu o’r elfenau. Gan liynv,nid yw creadigaeth 
rhywbeth o ddira yn wirionedd sylfaenedig ar ddadguddiad 
dwyfoì. Os, gan hyny, nas gellir sefydlu creadigaeth un rhan o 
sylwedd o ddiui trwy aiif/henrheidrwtfdd, proíiad, rheswm , cijmhar - 
iacth, na dadrjuddiad dwijfot, nis dichon fod yn wirionedd ; neu, o 
îeiaf, nid oes genyra un raoddion wedi eu gadael trwy V rliai y 
gallwn benderfynu, neu hyd y nod gasglu, ei fod yn wirionedd, a 
dylai gael ei gyfrif fel golygiad gwyllt, neu ddychyramyg gwag, 
heb y cysgod lleiaf o sylfaen iddo. 

5. — Gan nad oes un dystiolaeth pa bynag o blaid creadigaeth 
nnrhyw sylwedd, yr ydyra yn cael ein cyfiawnhau i gredu fod 
elfenau pob sylwedd yn bodoli yn dragywyddol. Gallwn olrliain 
hanesyddiaeth y ddaear yn ol dros tua chwech rail o fiynyddoedd, 
neu hyd ainser ei flfurfiad. Yn ystod yr amser hwn, y raae mil- 
iynau aneirif o gyd-gyfansoddiadau, yn llysieuol ac anifeilaidd, 
wedi bod yn cyiumeryd lle yn barhaus ; ond yn raliob achos ag 
sydd wedi dyfod dan sylw, y bodau cyd gyfansoddedig a gawsant 
eu gwneyd o elfenau ag oedd yn bodoli yn flaenorol. Y'n y 
deymas fwnawî, y mae niferalrifed o gyrff cyfausawdcl wedi cael 
eu ffurfio; ond yn mhob achos ag sydd wedi dyfod dan sylw 
dynion, raae y cyrff cyfansawdd liyny wedi cael eu gwneyd o 
rywbetb, ac uid o ddira. Yr holl wyrthiau oddiar y greadigaeth, 
a gawsant eu cyflawni trwy allu Duw, oeddynt weithrediadau ar 
ddefnyddiau a fodolent yn flaenorol. Nid yw Duw, oddiar haues- 
yddiaeth dyn, wedi creu unrhyw elfenau newyddion, a’u har- 
ddangos fel tystiolaeth fod y cyfryw beth yn bosibl. Pan ddarfu 
i’n flarglwydd wneuthur gwin yn y wledd briodas, nid oedd yn 
anghenrheidiol ei greu o ddira ; efe a orchymynodd yn gyntaf i’r 
llestri gael eu llanw â dwfr, yna efe a greodd neu a wnaeth y 
gwin, yr hyn a ellai efe yn hawdd wneuthur trwy gyduno cyffyr- 
iau neu elfenau ereill ag oeddynt eisoes yn hodoli raewn amledd 
mawr. Pan borthodd eíe y torfeydd â bara a physgod, nid oedd 
yn anghenrheidiol i wneuthur y cyfansoddion hyny o ddim, pan 
oedd pob elfen ag sydd yn gynnwysedig yn eu cyfansoddiad yn 
bodoli yn llawn yn rahob lle o’i amgylch. 

[Gdlir cael y trnelbawd uchod yn harod cyn ein rbifyn nesaf, om ddwy a 
dimai yr un.ac nid dwy geiniog, fel y cam-auicanasoin yn eiu bolaf.— G oì..] 


TDGORN SEION. 


00 


H I R A E T H A M S E I 0 N. 

Tün— “ Sweet home.” 

O Seion, O Seion, mi ganaf yn llon, 

Pau welai’th ogouiant dysclaerwych o’r bron, 

A’th ddyfroedd grisialaidd yn rhedeg yn bur, 

A’r llysiau lieirdd-leision ’n arogli trwy’th dir. 

Tref, tref, hoff, hoff dref, 

Pa bryd y cai'th weled, O Seion, fy nhref ? 

Pêr leisiau yr adar boff seiniant trwy'th nen, 

Gan byncio â’u gilydd er canmawj ein Pen ; 
Dycli’mygaf y clywaf eu sain melys-fryd, 

AT coedydd, a’r glaswellt, yn moli i gyd. 

Tref, tref, hoff, hoff dref, 

Mewn hiraeth wyf yma am Seion, hoff dref. 

Draw’n mliell i'r gorllewin, ’rwy’n myned i fyw, 

Mae yno wir gariad, ac undeb, gwir yw ; 

A’r liyfryd ddyffrynoedd fydd fel Eden ardd, 

Yn llawn o bob cyfoeth, — eu golwg fydd hardd. 

Tref, tref, hoff, hoff dref, 

Pa bryd y caf fyned i Seion, hoff dref ? 

O, Seion ddedwyddol ’rwy’n garu yn wir, 

Pa bryd y caf rodio ei ffrwythlawn lioff dir, 

Efo’r prophwydi, a’r gwylwyr yn llu ? 

O, Seion hyfrydlawn, fy’m gwlad ydwyt ti. 

Tref, tref, hoff, lioff dref, 

Mor liyfryd trigfauu yn Seion, hoff dref. 

Pa bryd y caf orphwys, heb orraes, na thrais, 

Yn ngwlad yr addewid ? 0> dyua fy nghais ; 

A chyda’r prophwydi, a’r patrieirch fyw, 

Y’n ngwlad fv hoff dadau, fu’n ddewrion dros Dduw ? 
Tref, tref, boff, lioff dref, 

Pa bryd y cai’th weled, O Seion, fy nhref. 

Pa byd y caf aros, O, d'ioedwch heb ble, 

Yn ngwlad y caethiwed, yn mhelJ o’m hoff dre’ ? 
’Rwy’n dysgwyl cael rayned at Joseph a’i hâd, 

Ac yno yn ucheJ, clodforaf fy Nliad ! 

Tref, tref, hoff, lioff dref, 

O, gweddiwn am fyned i Seion, hoff dref. 

Tre*Sior. Tuomas Iíarries. 



100 


tDGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Nithio. — Yn dcliweddar, ger Merthyr, yr oedd rhyw Fedydd- 
ìwr erlidgar yn difrio ychydig o Saint, ynghylch eu crefydd ; ac 
o’r diwedd, gan gydio yn ei gwdyn bwyd, a’i droi oddiaragylch ei 
ben, dywedai, “ Mi’ch nilhia cbwi.” Ar ìiyny, yr henaf o’r Saint 
a sylwodd, “ Wele, Satan a’ch ceisiodd chwi.i’ch nithio fel gwen- 
ith ; eithr mi a weddiais drosoch, na ddiííygiai eich tlydd chwi.’’ 

Meddwdod. — Meddudod sydd bechod ag y mae hyd y nod y 
paganiaid sobr yn cywilyddio o’i herwydd. Y Spartiaid a ddysg- 
ent eu plant i’w flieiddio, trwy ddangos iddynt feddwyn, ar yr hwn 
y syllent fel pe buasai yn anghentil. Hyd y nod Epicurus ei 
hunan, yr hwn a gredai fod dedwyddwch yn gynnwysedig inewn 
pleser, oedd etto yn dd yu cymmedrol, fel y tystia Cicero o’i blaid, 

Nid yw racddwl yn dda fymryn gwell nâ breiuldwydio yn dda, 
— gweithredu yn dda sydd yn pertieitìiio yr ymddygiad ; canys 
fel mai rhinwedd yw gogoniant gweithred, felly gweithredu yw' 
hyw'yd rhinwedd. 

Dywedir fod pleser mewn gwallrrofrwydd, yr hwn sydd yn 
anaduahyddus i hawb ond gwallgofiaid ; yn sicr y mae trueni 
mewn segurdod, yr hwn nis dichon n»*b ond y diog ei ddirnad. 

Ni fydd i ddvn mawr fathru abwydyn, na llecbu rhag brenin. 


Mae cyfieithad yr “ Achos Mawr Cyntaf,” gan O. Pratt, 
wedi chwyddo i werth dwy a dimai, a bydd yn barod yn mhen 
oddeutu wytbuos. 

Ymddengys “ Breuddwyd,” gan y Llywydd Phillips, yn 
ein rhifyn nesaf. 

Dymunwn ar y Cynnadleddau a’r C«ingenau i wneyd eu 
goreu ynghylch ein talu, gan fod yn anmhosibl i ni gario ein 
gwaith yn mlaen heb dâl. Mae mwy nâ hanner arian y chwarter 
diweddaf heb eu talu etto, a bydd chwarter arall yn ddyledus yr 
TJdgorn nesaf. Yn wir, oddiar y chwarter diweddaf, mae ein 
taliadau ni i ereill braidd wedi dyblu taliadau ereill i ni, a hynv 
heb gyfrif yr elw a raid dalu etto i’r Eglwys. Mae hyn yn blinu 
ein hysbryd yn nghanol llafur caled i ddiwallu y wlad â geiriau 
y bywyd tragywyddol. 

Taliadau o Mawrth 7. hyd Mawrth 20.— Sir Gaernar* 
fon, £1 13s ; Pontytypridd, 14s öc ; Llantrisaint, 1 Hc ; Aber- 
dare, £2 3s ; Georgetown, £1 ; Mertbyr, £l 12s. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a tlialiadau om 
lvfrau, i John Dacis, Prìntcr , John’s Strcct , Gcorgctown, Merthgr- 
Tgdfil .” 


i OHN DAVIS, AEGRAFFYDD, MKRTH YR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NEO 

<#rrm m âaíìtí. 


Rhif. 7.] EBRILL 5, 1851. [Pms l^. 


“PWY SYDD FWYAF?” 

O bob gofyniad a glywsoro sôn ara dano e]ioed,y gofyniad uchod 
yw y rawyaf peryglus iV ofyn, a’r mwyaf sioralyd yn yr atebiad 
o hono, yn neillduol vn nheyrnas nefoedd. Balchder ac hunan- 
oldeb yn y galon sydd yn esgor ar y gofyniad hwn, fynychaf, 
Ond odid, nad halchder oedd yr achos i Lucifer ofyn rhywbeth 
o’r fath yn y nefoedd, pan y syrthiodd oddiyno i eithafoedd 
trueni. Mae gofyniadau fel hyn wedi dystrywio cannoedd. Ni 
wnaeth Iesu Grist ond achub ei apostolion gynt, pan y “cyfododd 
dadl yn eu plith, pwy a fyddai fwyaf o honynt.” Cawsant yr 
ateb canlynol gan eu Harglwydd . — “Pwy bynag a dderbynio y 
bachgenyn hwn yn fy enw i, sydd yn fy nerbyn i; a phwy bynag 
a’m derbynio i, sydd yn derbyn yr hwn a’m hanfonodd i : canys 
yr hwn sydd leiaf yn eich plith chwi oll, hwnw a fydd mawr” 
(Luc ix, 48), Dyna yr ateb goreu a ellir ei roddi i’r cyfryw a 
ddygwydd ofyn y cwestiwn uchod; a’r ffordd oreu i wneuthur, yw 
gwneyd fel yr apostolion, sef ymddarostwng i fod yn íleiaf, ac 
nid dilyn Lucifer, yr hwn a wrthryfelodd. 

Tad y gofyniad uchod yw y diaíol ei hun; efe ddarfu ei ofyn 
gyntaf, ac efe a gafodd ddyoddef gyntaf oddiwrtho. l r r oedd 
gormod o falchder ac liunanoldeb ynddo i gymmeryd yr ateb a 
roddwyd i’r apostolion ; a dyna fu yr achos o’i gwymp. Oddiar 
hyny hyd yn bresennol, gwaith y diafol yw annog pawb i ofyn, 

“ Pwy sydd fwyaf ?” Llwyddodd yn y nefoedd i dynu y drydedd 
7 [c YF. III. 



102 


CDGORN SEION. 


ran o’r angylion ar ei ol, ac i'w gefnogi yn ei wrthryfel ; a diau eí 
fod wedi tynu miioedd ar ei ol ar hyd y ddaear, nid yn unig 
mewn oesoedd boreuol, ac yn ainser íc-su Grist, eilhr yn y dydd- 
iau diweddaf hyn. Belh a pyimnerodd le ar ol merthyrdod y 
prophwyd Joseph Smitli ? Atebwn, peth roor debyg ag oedd yn 
bosibl i'r hyn a ddygwyddodd yn rohlíth apostolion Crist yn y 
dyddiau gynt, pan yr awgrymwyd fod yr Arglwydd i gael ei 
“ draddodi i ddwylaw dvni«>n. ,, lë, raeddwn, cyfudodd dadl ar y 
pryd hwnw lua dinas Nauvoo, yn mhlith apostolion y dyddiau 
diweddaf, Pwy a fyddai fwyaf yn nheyrnas Dduw, ar ol ymad- 
awiad Joseph Sroith ? A rhai o honynt, gan ddiystyru dysgeid- 
iaeth yr Iesu, a chwyddasant raewn balchder ac hunanoldeb, gan 
dybied mai hwynt-hwy oeddynt i fod yn fwyaf ; eithr o blith y 
rhai Ueiaf y dewisodd Duw flaeuoriaid ei eglwys, i'r rhai y cyf- 
lwynodd efe agoriadau y deyrnas, yn lle Joseph. Diwedd y rhai 
oedd am fod yn fwyaf, oedd esgyinundod o'r eglwys, ac ymrestriad 
yn rayddin y gelyn ! 

Mae yn dJyledswydd ar hawb, ynte, yn Egîwys Iesu Grist, i 
fod ar eu gwyliadwriaetii ynghylch “ Pwy sydd fwyaf ? * Dylid 
gochelyd cefnogi pob dyn sydd atn fod yn fawr. Peidier gwran- 
daw arno yn tystiolaethu ei fod yn credu athrawiaeth y Saint, 
canys y mae hyd y nod y cythreuliaid yn credu, ac yn crynu 
hefyd. Nid oes un gwir blentyn i Dduw yn gwrthryfela, am mai 
nid efe a ddyrchefir i ryw swydd; yr hunanol a’r balch sydd yn 
gweithredu felly. Mor fuan ag y deaîla yr hwn sydd am fod yn 
fawr, nad efe fydd y llywydd dyfoJol ar ryw gangen, cynnadledd, 
neu genedl, dechreua ddigio wrlh y llywydd newydd a’r hen, ac 
wrth bawb ereill nad ynnlrechasant ei ddewis ef. Yna yn fuan 
dechreua wrthwynebu yn ddirgelaidJ, gan gasâu y brodyr sydd 
yn llywyddu arno ; ond etto, twylla y Saint ei fod yn ddyn da> 
trwy dystiolaethu o bîaid yr athrawiaetli. “Yr liwn a ddywed 
fod yn y goîeutii, ac a gasâo ei frawd, yn y tywyllwch y roae iiyd 
y pryd hwn” (1 Ioan ii, 9). Mae yr hwn sydd yn dwyn dysg. 
eidiaeth Crist,yn caru yr holl frodyr, acyn parchu holl drefniadau 
yr egiwys, gan foddloni bob amser i ddewisiad Duw, ac nid dew- 


ÜDGORN SEION. 


103 


isiad ei hunan. Mae y rhai syild yn dewis eu hunain yn myned 
i dywyllwch, ac i ddinystr, a Uwyddant weithiau i dynu ereill 
gyda hwy. Er hyny, lel eu tad diafol, parhant o hyd i ddweyd 
mai Crist yw Mab y Duw byw, ac mai gwirionedd yw atlirawiaeth 
y Saint. Mae Sidney Iligdon, ac ereill aesgymunwyd o Eglwys 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, yn dal o hyd i ddweyd 
hy n y j y P e, h niwyaf a anghredant yw, mai nid Brigham Young 
a’i gynghorwyr yw pen yr eglwys. Mao y rhai ag sydd wedi hod 
unwaith yn y goleuni, yn gwybod mwy am athrawiaeth y Saint, 
na’r rhai sydd wedi bod mewn tywyllwch erioed ; ac er fod y rhai 
blaenaf wedi eu taílu i dywyllwch mwy, fel nas gwelant ddim yn 
mhellach, etto medrant gofio yr hyn a welsant gynt yn y goleuni, 
— a dyna yw yr hyn a ŵyr y deillion hyny. 

Yn awr, yingeisied yr holl Saint i adnabod y rhai sydd am fod 
yn fwyaf, a cliiiio oddiwrthynt; os na fydd cariad a gostyngeidd- 
rwydd Crist ynddynt, na dderbyniwch hwynt i dỳ, ac na ddywed- 
wch Duw yn rhwydd wrthynt, onide hyddwch yn gyfranog o’u 
gweithredoedd drwg. IS T id yw wahaniaeth jta faint o ddaioni a 
wnaeth rbywun yn ílaenorol, os try yn ddrwg, hydd eî ddrwg yn 
waeth ac yn fwy niweidiol. Gan hvny. gweddai fod pawb yn 
gwylio, na dderbyniont ddyn a fyddo yn anmharchu neu wrth- 
wynebu llywodraeth hresennol Duw, canys nid ydyw yn caru y 
brodyr nac yn caru Duw, Y (Tordd oreu i bawb ddyfod yn fawr^ 
yw bod yn ddigon bach — peidio byth â meddwl ynghylch “ Pwy 
sydd FwrAF.” 

HAU GWENITH. 

[Allan o’r “ Descrct \e\vs,’’ am Tacb. 22, 1850.] 

Mae araser hau gwenith hydrefol yn myned heibio yn gyílym, am 
y tymmor hwn, ac V mae yn ddyledswydd arbeuig ar bawb i hau 
gymmaint o had ag sydJ yn ddichonadwy. Meddyliwch fod 
deng mil ar hugain yn nyflrynoedd y mynyddoedd, yr hyn sydd 
,yn gyfrifiad digon rln symol, a bod eisieu deg bwsliel o wenith yn 
üynyddol ar boli un (yr hyn, fe allai, sydd ychydig yn fwy nag a 
fyddai eisieu, os dygwyddai fod cyílawnder o lafuriau erelil, llys- 



104 


fjDGonn £EroN. 


iau, cîg, a groceries; etto, inae y cyfrifiad yn dda gyferbyn 
yc’hydìg wastraff, trwy ddystryw gan anifeiliaid ac achosion ereill)j 
yna hyddai eisieu tri chan mil o íwsìieli o wenilh, er diwallu y 
bobl sydd yn awr yn y mynyddoedd dros y ílwyddyn ddyfodol. 
Ychwanegwch í;t hyn ddybliad y boblogaeth erhyn y cynauaf 
nesaf, a bvdd raid casglu chwech can mil o fwsbeli, oeu adael i’r 
bobl fod mewn anglien ; yna ychwanegwcli at liyn ychydig filoedrl 

0 fwsheii i horthi yr Indiaid, oblegid y mae yn rhatac-h i borthi 
yr Indiaid nag i yraladd â hwynt, os mai hyny fydd ddoethaf; ac 
ychydig filoedd o fwsheli yn rhagor i'r raynyddwyr; a llawer o 
filoedd yn ychwaneg o fwsheli, i ddiwallu galwadan y teithiwr. 
a chanfyddwn yn rhwydd y hydd miüwn o fwsheü o wenith yn 
anghenrheidiol erbyn y cynauaf ncsnf, cr diwallu anghenrbeidiau 
eiiì pobl, hyd y cynanaf canlynol, heb wneyd un dderpariaeth 
gyfcrbyn â methiant y cnydau yn yr araser dyfodol. Boed i bob 
dyn yn Deseret godi dau can bwsbel o wenitii, a cbymraaint o 
laluriau ereill ag a fo posibl, erbyn y cynauaf nesaf, ac fe arosa 
y prisiau yn dda, a bydd y farchnad yn agored i ycbwaneg; ac i’r 
dybeu i gelfyddydwyr gacl parhau wrth eu gorchwylion, dylai pob 
dyn sy’n yrawneyd â llafurio, godi o leiaf dri chan bwshel o 
wenith, a llafnriau ereill raewn cyfartalrwydd; gan hyny, hauwch 
y gwenith ! iiauwciî y gwenith!! Nac ofnwch nas gellwch ei 
fedi : daw rhywrai i’ch cynnortbwyo, fel y gwnaethant y cynauaf 
diweddaf. Nac ofnwch nas gellwch ei ddyrnu ; y mae un peiriant 
dyrnu raewn gweithrediad ac yn gwneyd gwaith da, a bydd ych- 
waneg mewn gweithrediad y fiwyddyn nesaf, y rhai a arbedant 
lawer o wailh caled i ddyrnu, ac a roddant fwy o amser i’r ffermwr 

1 hau; a rhaid cael miloedd o fwsheli o ŷd i ddiwallu y ceffylau 
a’r raulod a fyddant yn gweilhio’r peiriant dyrnu ; am hyny, hau- 
wch y gwenith, ac na arbedwch. Cawn yn fuan etto weled y bobl 
yn heidio i Deseret wrth y miloedd a’r degau o fìloedd, yn myned 
trwy y kanyons heb damaid o fara, lel y darfu i Jawer wneyd y 
flwyddyn hon, a rliaid i ffermwyr Deseret eu porlhi hwynt; am 
hyny, hauwch y gwenîth. 

Beth sydd eisieu i adeiladu teyrnas Dduw yn y mynyddoedd? 
Gwenith ! Bydd sydd yn eisieu i alluogi yr henuriaid i fyned 
allan i bregethu yr Efengyl i’r cenedloedd ? Gwenith ! ! Betli 
sydd yu eisieu er i holl Israel ddyfod adref ar unwaith ? Gwen- 
jth i í í Beth sydd yn eisieu nad allwn gael deg mil o wyr i 


UDGORN SEION. 


505 

adftiladu Teml i’r Gorucbaf Dduw, lle y gellir gweinyddu ordin- 
badau bywyd ac iachawdwriaeth i’r Saint, pan y cyrhaeddant yma? 
Gwenith. Pa beth a ellir ei wneyd gan y Saint yn y mynydd- 
oedd, wedi iddynt gael digonedd o wenitli ? pob peth sydd eisieu 
ei wneyd. Bara a dwfr, yn sicr, yw yr hyn y mae Duw wedi 
addaw i’w bobl trwy eu íTyddlondeb. Mae digonedd yn awr o 
ddwfr, a bydd digonedd o wenith pan fyddo y brodyr wedi def- 
nyddio pob moddion er ei godi rnewn cyflawnder; yna, ni fydd 
ganddynt ddim i wneuthur ond gweithio, a Ihrwy eu gwaith gall- 
ant gynnyrchu pregethau, tpmlau, a gwleddoedd, a phob peth a 
geisio Duw ganddynt. Frodyr, a wnewch chwi osod sylfaen y 
gwaith inawr ag y mae Duw wedi ymddiried i’ch gofal, trwy osod 
y gwenith yn y ddaear ? A wnewch chwi laesu yn eich hym* 
tlrechiadau, tra y byddo bwshel i’w hau ? 


T E S T A M E N T Y D E U D D E G PATRIARCH, 

S E F AI E I B I O N J A C O B. 

[ Parhad o tlud. ÍJ5.] 

T E S T A M E N T I S A C H A R, 

A wnaeth eje i*w Blant ar ei farwolaeth , yngh y lch & 'ymlrwydd calon’ 

lsachar a alwai’n frroyw, 

Yii«liy<i i »>d ei b'.aiit wrth farw ; 

Fe rtd'weda am yailw calon t>eu"el, 

2i) iv)d pm , ac oeaall isel. 

Copiad o eiriau Isachar; efe, gan alw ei hlant o'i amgylch, a 
ddywedodd withynt, 

Chwi blant Isachar, gwrandewclì ar eich tad, a rhoddwch glust 
i anwylyd yr Arglwydd: myfi ydwyf y puramed mab i Jacob, yn 
ngwobr y mandragorau. Oblegid Reuben a ddygodd fandragorau 
allan o’r maes, a Itahel yn ei gyfarfod ef, a’i cymmerth hwy oddi 
wrtho; yna Reuben a lel’odd, ac. wrtli ei waedd, fy raaiu I.ea a 
ddaelh allan (y mandragorau oeddynt fath ar afalau per aroglus, 
y rhai ydoedd tir Aram yn ei ddwyn allan yn y gwledydd uchel, 
wrlh ddy froedd y dytfrynoedd), a Raliel a ddywedodd, *Ni roddaf 
vr afalau liyn i ti, canys hwy a’in cynnor ihwyant i blanta ; a 
dau ydoedd o’r afalau. 

\na, Lea a ddywedodd, Ai nid yw ddígon i ti gymmeryd ym- 
aith wr fy morwyndod, ond a fyni di y rhai hyn hefCd ? 

. A hithau a atrbodd, Gorwedded Jacob gyda tiii y nos hon ain 
/andragorau dy l’ab. 

A Lea a ddywedodd wrthi hi, Nac ymíTrostia, ac nac vm- 


106 UDGORN SEIOÎf. 

falchìa, oblegid eiddo fi ydyw Jacob, ac myfi ydyw gwraíg eí 
ieuenctyá ef. 

Yna Rrtìíel a atebodd, Pa fodd fePy ? oni rwymwyd ef yn 
gyntaf â m \ fi ? ac oni wdsanaetlio-ld ef ein tad ui bedair blyn- 
edd ar ddeg ain dauaf fi ? betli a wnaf i ti ? canys aml ydyw 
diehellion a chvfrwysdra dynion, yr liwn sydd yn myned 
rhagddo ar y ddaear ; pe buiisai y peth ffordd arall, ni chawsit 
ti weled wyneb Jacoby dydd liwn ; cauys nid ei wraig ef ydwyt 
ti,ond tydi a rnddwyil yn dwyllodrus ato ef yn fy lle i, canys 
fy nbad a’m twyllodd, g.m fy nhroi heibio y noson hono, nis 
gadawodd i rai ei we'.ed ef, oblegid pe buaswn yno, ni ddaethai 
hyn i ben : gan hyny, cymmer di un o’r mandragoiuu, ac yn lle 
y llall yr ydwyf yn ei ííaniatâu i ti dros nn noswaith. 

A Jacob a adnabu Lea, yr hon gan feichiogi, a esgorcdd aruaf 
fi, a alwodd fy enw Isacluir. o herwydd y < ytlog. 

Yna, angel yr Arglwydd a ymddangosodd i Jacob, ac a ddyw- 
edodd, nas dygai Raliel ond dau o feibion, ob.egid iddi adael 
cymdeithas ei gwr, a dewis ymattal ; h phe buasai fy mam, Lea, 
heb roddi y ddau afal am ei gynideitbas ef, lii a fuasai yn dwyn 
wyth o blant, ond olilegid hyny, uis ymddug hi ond cliwech, a 
Rahel ddau, am i D'iuw yniweied â hi yn y mmidriigorau : canys 
efe a wyddai ei bod hi yn chwennych c\imieiíhasu â Jacob, er 
mwyn cacl epil, ac nid er imwn trachwant a phleser; 
oblegid bi a gadwodd y mandragoraii, ac a'u rhoddes i Jacob y 
dydd cyntaf, gau hvny, Duw a wrandawodd Rahel yn y maiulra- 
gorau, oblegid er iddi eu cbwennyeh hwynt, elto ni fwvtaodd rao 
honynt, eithr hi a’u hoffrymMdd hwynt i offeiriad y Goruchaf, yr 
hwn ydoedd yn y dyddiau hyny,ac a’u gosododd liwynt i fyny yn 
nhŷ yr Arglwydd. 

Yna, fy nihlant, pan ddaethum i pyflwr gwr, ini a rodias & 
chalon union, ac a ddaethum yn olygwr ar hwsmoniaetli fy 
nhadau, ac a ddygais iddynt flTrw\thau eu tiioedd mewn ainser 
cyfad<las; a’m íad a’in bendîlhîodd pan welodd efe y modd y 
rhodiais yn utiion ac yn syml ; nid oeddwn ysniala yn fy ngweith- 
redoedd, nac yn ysgeler i ddrygu fy nglty mmydogion, ni cheb- 
lais undyn, ac ni ogenais fywyd ueb ar a rodiai mewn symlrwydd 
meddwl. 

A plian oeddwn yn ddeg ar liugain y cymmerais wraig, o 
herwydd i lafur dreulio fy nerih, nid adnabum ddifyrwch merch 
trwy drylhvllwcli. ond fy llafur a wnai i ini gysgu yn drwm ; a’i» 
tad ydoedd yn wastadol yn ymlawenychu \n fy symlrwydd; 
oblegid pa boen bynag a gyromerwn, yn gyntaf o'r cwbl, mi a 
offrymwn y blaen ffrwyth o’r cyntai-anedig o’r anifeilîa’d i’r 
Arglwydd trwy yr ofl'eiiiad, ac a n-ddwn i*»n tad y gweddill, a’r 
Arglwydd a ddyblodd ei roddion yn fy nwylaw; ie, Jacob eî 
hunan a wybu fod Duw yn cyd weiiliii» gyda rni am fy union ym- 
ddygiad; canys i bob dyn tlawd, ac i bob dyn mewn cysludd, y 
rhoidais ffrwyth y ddaear, a chalon serigl. 

Ac yn awr, fy mhlant, gwrandewch arnaf, a rhodiwch â chalofi: 


ÜDGORN SEION. 


107 


ac â meddwl syml, oblegid n i a wn fod yr Arglrrydd vn cwbl 
ymfoddloni ynddo, canys y gwr a’r galon syml nid ydyw yn 
chwennych aur, u.ac yn didrodi ei gymmydog, nid yw yn chwen- 
nychu amryw fwydydd, nac ychwaiih yn chwennych ymwychu 
mewn dillad, nac yn ynîddyrchafu ei hun yn hir o arnser, ond 
yn unig sydd ganddo lygad ai ewyllys Duw ; ni ddichon ysbryd 
cyfeiliornad wneulhur dim yn ei er^yn ef. o lierwydd nis gwyr ef pa 
fodd i roesawi mercli lân, rhag iildo halogi ei feddwl ei hun, 
a digofaint ni feistrola ei synwyr ef. a chenfigen ni Ihawdd rao'i 
enaid ef; ac ychwaith nid yw ei feddwl ef yn rhedeg yn gyb- 
yddlyd ar elw, oldegid y mae el' yn arwain bywyd union, ao 
yn edrych ar boh p< th â golwg syml, gan gau allan bob niw- 
eidiol a bydol gyl'eiliornad, rliag iddo edrych dros un o orcb- 
ymynion Duw. 

Gan hyny, fy mhlant, cedwch gyfraith Duw, a deliwch yn 
dỳn at uniondeb, a rhodiwch rhagoch mewn óiniweidrwydd, ac 
na fyddwch rhy ymofyngar yn nirgebon yr Arglwydd, neu 
weithredoodd eich cynnnydogion, tosturiwch wrth y tlawd a’r 
gwan, cerwch D.luw a’ch cyinmydogion, plygwch i lawr eich 
cefnau at H wsmoniaeth, byddwcli ddiwyd i lafurio y ddaear, a 
phob matb ar Hwsmoniaeth, gan ofTrymu i’r Arglwydd anrheg- 
ion, gyda diolchgatucli; yr hwn a fendithiodd y ddaear â 
chynuydd, ac â neuydJ darddiad ffrw\thau, megys ag y bendith- 
iodd efe yr holl wŷr duwiol,er Abcl hyd ydyddhwn; canys 
nid oes cyfran arnll guedi ei roddi i cliwi, ond o frasder y ddaear, 
ffrwythau pa un sydd yn dyl'od trwy gymmeryd poen ; canys 
fy nhad Jacob a'm benditliiodd â daioni y ddaear, ac â blaen- 
flrwyth y cnydiau. 

Lefi a Jmla a ogonedda yr Arglwydd yn mysg plant Jacob; 
o herwydd Duw a blanodd ei huti ynddyut liwv, gan roddi i J r 
naill yr oíbdriadaeth, ac i'r Uall y deyrnas; gan hyny, ufydd- 
hewch iddynt hwy, a rhodiwcli yn union megys ag y darfu i n tad 
Jacob; i Gad hefyd v rhoddwyd dinystrio proledigaethau Israel. 

Fy ìulilant, mi a un y bydd i’ch plant cliwi yn y dyddiau 
diweddaf urthod uniondeb, a glynu wrth gyhydd dod. 

A gollwng yrnaith ddiniwcidru \ dd, a dilyn drygioni. 

Gad.iel gorchy inynion Duw, a glynu wrtli Belial. 

Rhoddi ymaith Llusuioniaelh, a guibio ar ol dichellion an- 
wireddus. 

Am hyny liwy a wasgerir ymaith yn mysg y cenedloedd, ac a 
ddeuant i fod yn gaeth-weision i’w gelynion. 

O heruydd hyn, rhybyddiwch eich plant o’u plegid, fel os 
pechanl, y gallont ddychwelyd al yr Arghwdd, o herwydd mae 
efe yn drugarog, ac a'u gwared huynt, gau eu dwyn liwy drachefn 
i’w tir eu hunain. 

"Wele vr ydwyf yn awr, yn ddwy fiwydd a cliwech ugain oed, 
nis gwn i bechod marwol lywodraethu arnaf. 

Ac nid adnabum l'erch ond fy ngwraig fy httn, ac ni wnaetbum 
buteiudra yu ol chwant fy llygaid. 


108 


UDGORN SEION . 


Nid yfais win i feddwi, ac ni chwennychais ddim o bethan 
dymunol fy nghymmydogion. 

Ni bu dim twyll yn fy ughalon, ac ni ddaeth celwydd allan o’m 
gwefusau. 

Bum gystuddiol gyda y cystuddiedig, a rhoddais o’m bara 
Pr tlawd. 

Ni fwyteais fy mwyd yn unig, ac ni symudais derfyuau na 
chyífiuiau tiroedd. 

JNli a fum yn dnsturiol holl ddyddiau fy my wyd, ac a ddeliais 
yn union yn mhob achosion. 

Mi a gerais vr Arglwydd a’m holl nerth, a phob dyn megys fj 
mhlant fy hunan. 

Fy miilant, os gwnetfch chwithau yn yr un modd, holl ys- 
brydion Belial a íToant oddi wrthych ymaith ; ac ni chaiíf dira 
a allo dynion drwg wneuthur i'ch erbyu i orfoleddu arnocb : 
a chwi a dJygwch yr holl fwystfílod gwylìtion i fod yn ddaros- 
tyngedig i chwi, o herwydd f<>d genych Arglwydd y nefoedd gyda 
chwi, os rliodiwch chwi mewn symlrwydd calon. 

Yna yr ewyllysiodd iddynt fyned ái goríF ef i Hebron, a’i 
gladdu ef yno gyda’i dadau yn yr ogof; ac felly efe a estynodd 
ei draed allan, ac a fu farw niewn oedr.ui teg, a chanddo ei holl 
aelodau yn gryíìon ac yn ddilys. e!e a hunodd hûn yr holl fyd. 

( I'w bar/iau.) 


BREUDDWYD. 

Mr. Golygydd,— Ewyllysiaf osod a ganlyn o fìaen y cyhoedd, 
trwy gyfrwng eicli soniarus Udgorn. 

Ar y 17eg o’r mis hwn, oddeutu 3 o’r gloch yn y prydnawn, 
pan yn eistedd yn fy nhŷ, wedi siarad llawer trwy y dydd, daeth 
ysbryd cwsg arnaf, y.i yr hwn canfyddais fy huu yn cael fy 
nghipio gan yr Ysbryd i ystafell ddirgel ; ac wedi myned i raewn, 
gwelais chwech o weinidogîon perthynol i r Bedyddwyr, a chefais 
arddeall eu bod yn cynnal yno gynghor, a thrwy gauiatâd yr 
Ysbryd mi a arosais yno i wrandaw hyd eu hymadawiad ; a phan 
ddeilroais, yr oeddwn vn cofio y materion fu dan eu sylw ; yna, 
mi a’u hysgrifenaîs yn ddioed, pa rai ydynt fel y canlyn : — 

Yn gyntaf, gofynai un, “ Beth yw eich barn chwi am ‘ Saint y 
Dyddiau Diweddafr’ Y mae eu tystiolaethau, ac yn neillduol 
eu llyfrau, wedi ac yn achosi rhy >v anesmwythder i*m raeddwl, 
o herwydd, ar ol i mi wneyd ymchwiliad inauwl i’r Beibl sant- 
aidd, ac i athrauiaeth y Saint, yr wyf yn eu cael yn hollol gyd- 
uno yn mhob pwne. o atbrawiaeth. Felly, O frodyr anwyl, pa 


ÜDGORN SEION. 


109 


tetb a wnawn ? y mac ar ben ar ein crefydil ! golwg wael oedd 
arni o'r blaen, ond yn wir, ei golwg yn awr svdd lawer gwaelach ; 
ac y mae y mwyrif o'n haelodau a’u llygaid gwedi eu hagor: 
goíynant yn fynych yn y gyfeillach (society) fel y canlyn : * A 
oes dim ajmstolion a phrophwydi i l'od yn yr eglwys yn awr ?* 
‘ Nac oes,’ yw ein hateb iddynt. ‘ A oes gwybodaeth i’w chael yn 
awr?* ‘ Nac oes dim,’ rceddwn ninnau. 4 A oesdirn o’r ysbrydol 
ddoniau lryny i’w mwynhau yn awr, sef, llefaru â tlrafodau, 
cyfieitlui, prophwydo, gwyrthiau, dawn iachau, a chauu û’r 
ysbryd, &c.?’ Dyuedwn ninuau ‘ eu bod oll wedi darfod/ pan ar 
yr un pryd yn cofio fod Paul wedi myned i'w íw, gan ddweyd, 
“A’r rhai hyn yn wir a osododd Duw yn yr egîwys.” Ac yr ydym 
ninnau, frodyr, yn proíTesu fod i’r nef a’r ddaear fyned heibio, 
cyn y palla un iot o air y Duw mawr; ac yn ngwyneb pethau 
fel hyn, pa fodd y gallwn ddangcs ein gwynebau i’n cyd-ddyn- 
ion? i'e, a pheth sydd anfeidrol fwy ei bwys na hyny, yw, pa 
fodd y gallwn sefyll o íîaen y frawdle, i roddi cyfrif am ein 
geiriau a’n gweithreJoedd !! O! frodyr, ystyriwn y pethau 
yma yn ddwys, rhag ein cael vn rhyfela yn erhyn Duw ! !” 

Yna, darl’u i bawb ag oedd yn y cyughor golli dagrau wrth 
feddwl am ddydd y farn fawr! Cododd un arall, a dywedodd, 
“O frodyr ! y mae cydwybod euog genyf finnau, o herwydd fy 
mod gwedi pregethu cymmaint, pan mewn gwirioncdd, yr wyf yn 
gwybod na ddanfonwyd fi gan Dduw erioed ; a’r gefriau sydd 
yn peri y blinder mwyaf i mi a itelir yn Heb. v, 4. ‘ Ac nid 
yw neb yn cymmeryd yr anrhydedd hwn iddo ei hun, ond yr 
hwn a alwyd gau Dduw, megys Aaron.’ Ac v mue y rhan yna 
o’r gair dwyfoì wedi achosi i mi benderfynu na phregethaf ych- 
waneg, hyd oni chaf eglurhad boddhaol ar y pwnc.” 

Wedi hyny, codudd gwr enwog arall ar ei draed, a dywedodd, 
“ Y gofid mwyaf sydd arnaf fi yw, fy mod weli prophwydo yn 
ddyfal trwy y wlad, er ys wyth mlynedd yn ol, yr elai Saint- 
yddianth i ebergofiant cyn pen naw rcis; ac yn awr, y mae 
llawer naw mis «eùi myned heihio, ac y mae pawb yn gweled 
fy holl brophwydoliaethau yn gau ! ! Ac, O frodyr, pa fodd y 
gwnaf ddangos fy wyneb ?” 

Dywedodd un arall l’el y canîyn: — “ Y mae un peth yn achosi 
poen i’m meddwì innau ; hyny yw, v geiriau a ysgrifenodd Paul, 
l Thes. i, ô. 4 Oblegid ni bu ein hefengyl ni tuag atoch mewn 


110 


ÜDGORN SEION. 


pair yn unip, eithr hefyd mcwn nerth, oc rn yr Ysbryd Glân, ac 
metrn sicrwydd mawr. ’ Yr ydvm ni yn dweyd mai yr un efengyl 
*ydd genym ag oedd gan Paul; ond yn «ir, frodyr, y mae yraa 
gymraaint o wahaniaeth ag sydd rhwng efengyl y tumellwyr ag 
eiddo Paul. A c os na elür penderfynu rhywbeth, yr wyf yn 
penderfynu ymuno â’r Saint." 

Un arall a gododd ar ei draed, ac a ddywedodd, “ Y mae yn 
rhaid cyfaddef, fod rhyw ílinder yn fv meddwl, pan yn darllen 
yr ysgrythyrau hyny a welir yn Actau ii, 38, 39. ‘ A Phedr a 

ddywedodd wrthynt, Edifarhewch, a bedyddier pob un o honoch 
yn enw Iesu Grist, er maddeuant pechodau ; a chwi a dderbyn- 
iwch ddawn yr Ysbryd Glân. Canys i chwi y mae yr addewid, ac 
i'ch plant, ac i bawb yn mhell, cynnifer ag a alwo yr Arglwydd 
eiu Duw ni ato.’ Ac yr ydym ni wedi tori ugeiniau allan, am 
gredu yr ysgrythyrau i chod ! ac yn wir, frodyr bacb, y mae yn 
achos ofni fod gormod o wirionedd yn nlnstiolaeth y Saint, sef, 
ein bod yn ‘credu y Peihl pan fyddo yn nghau,’ ond pan yn ei 
agor, ein bod * yn ei wadu.’ Cofiwn mae yr ‘ hwn a ballo inewn 
un pwnc a fydd yn euog o’r cwbl.* *’ 

Hysbysodd un arall fel y canlyn : — “ Yr ydym wedi bod yn 
areithio yn y flwyddtn ddiweddaf, mewn perth>nes i’r Iuddewon; 
ac yr ydym wedi casglu cannoedd o bunnau yn mhlith y tlodion, 
i'r dyfcen o ddanfcn cenadon at yr luddewon ; ac yn awr, gwelwn 
ein ffolineb : nid oes addewid i’r luddewon gicdu, nes y byddo 
i'r Arglwydd sefyll ar ei di aed ar fynydd yr Olewydd, megys y 
prophwydodd Zachariah, xiv, 4, 8. * A’i draed a safant y dydd 

hwnw ar fynydd yr Olewydd, yr hwn sydd ar gyfer Jerusalem 
o du y dwyrain; a mynyd 1 yr Olewydd a liyllt ar draws ei 
hanner tua'r dwyrain a thua’r gorllewin, a hydd dyffryn raawr 
iawn ; a hanner y mynydd a symud tua’r çogledd, a'i hanner tua 
y deau. A bvdd y dwihwn liwnw, y daw allan o Jerusalem 
ddyfroedd bywîol ; eu hanner hwynt tua môr y dwyrain, a 
hanner tua’r môr eitliaf : haf a gauaf hydd hyn.* Zach. xii, 
10 — 11. ‘ A thywalltaf cr cỳ Dafydd, ac ar breswylwyr Jerusa- 

lem, ysbryd gras a gweddiau ; a hwy a edrychant arnaf fi yr 
hwn a wanasant, galarant hefyd am dano fel un yn galaru am 
ei unig-anedig, ac ymofidiant am dauo ef dano megys un yn 
gofidio am ei unig-anedig, &c.’ Etto, pennod xiii, 1. ‘ Y dydd 
bwnw y bydd ffynnon wedi ei liagoryd i dŷ’ Dafydd, ac i bres- 



UDGORN SEION. 


111 


ìrylwyr Jerusalem, i becliod ac aílendid.' Gwelwn, frodyr, fod 
yn rhaid eu bedyddio er maddeuant pechodau ; a gwelwn hefyd, 
y fath dywyllwch ydym wedi treulio ein liamser ynddo, ac hefyd 
ein bod yn rhwym o gyfaddef fod gan y Saint oleuni : hwy sydd 
wedi ein goleno ni yn y pethau hyn, ac oni bai fy rood i wedi eu 
herlid gyroroaint, huaswn wedi yrauno â hwy. Yn awr, cieuwch 
a t y pwnc : paji un ai myned at y Suint a wnawn fel dynion, neu 
ynte, ymdrecliu cael cyflawniad o’r addewidion ein liunain? O» 
na atebwch, af íi allan, a chymmeraf fy ìnedyddio ganddynt 
yn awr.’* 

Cododd y cyntaf drachefn, gan ddweyd, “ Arafwch ychydig 
gadewch i ni fod yn bwyllog; yr wyf yn barnu, os awn fel 
gweinidogion at yr Arglwydd, y "wna efe roddi i ni y fraint o 
gael derbyn o ddawn yr Yabryd Glân. ,, “ Beth gwell i ni weddio 
yn awr,*' meddai y llall, “ gan fod yr ysgrythyr yn tystio fod yn 
yr eglwys Ofl'eiriaid, ac Henuriaid ; yr ydym ni yn gwadu y 
cyfryw, o ganlyniad nid oes genyra ni awdurdod.* 1 “ Peidiwcb a 
myned i nwydau drwg,” aieddai un arall, “ dyben y cynghor 
hwn yw, gosod ein liuuain ar y ffordd i fod yn grediuwyr o hyn 
allan. Betli pe baem yn ymnno â'r Saint, a gawsem ni fod yn 
weinidogiou ?” “ Na chaem,” tneddai y llall , “ rhaid i ni fod yn 
aelodau yn gyntaf, ac aros feîly, nes ein galw trwy ddadguddiad* 
megys Aaron.” “ A fyddwn yn gwybod gwed'yn ein bod o 
anfouiad y Duv\ niawr !** “ Byddwn,’’ meJdai y llall. “ Wel ! 

wel ! pe cawn i wybodaeth fel yna, mi a bregethwn nes peri i’r 
ddaear grynu ! gwnawn roewu gwiriouedd, can vs fe fyddai yn 
nefoedd ar y ddaear wed’yn, mean cymhariaeth i*r sefylla ag 
ydym ynddi yn bresennol.” 

“ Ond cyn terfys^u ein heglwysi,” meddai un o lionynt, “ oni 
fyddai yn well i ni ymdrechu am yr awdurdod hon i ni ein hun- 
ain ?’’ “ Byddai yu ddiammau, M nieddai y llall, Cytuuasant i 

fyned i weddio am weinidogaeth angel, ynghyd â dawu yr Ysbryd 
Glân. Penderfynwyd fod uu i weddio, a r pump arall i ddweyd, 
“ Amen,*’ Yna, aelli pawb ar ei luniau, a gwetldiwyd fel y 
canlyn : — “ O, Arglwydd Dduw Hollalluog, wele yr ydym ni» 
greaduriaid gwael, ac anwybodus, gwaith dy ddwylaw, yn agosâu 
•ger dy fron ; fe debygeni heno, O Arglwydd, ein bod yn wir 
gredinwyr (yr hvn na fuom ni erioed o’r blaen); gwadasom dr 
air santaidd, a thystiolaethasom fod yr lioll fendithion addawedig 


112 


UDGORN SEION. 


wedi darfod ; pan raae dy air di yn 4 'ie, ac yn Amen.* O Ar. 
glwydd, maddeu i ni, a rho dro yn ein cynghor yma lieno, neu 
ynte daufon un o’r angylion i’n cyfarfod, er ein hordeinio ni 
yn offeiriaid ac yn henunaid, Gan dy fod wedi danfon angel at 
Joseph Smith,0 danfon un atom ninnau, Arglwydd da, a maddeu 
i ni am ein bod wedi erlid 4 Saint y Dyddiau Diweddaf,’ yn enw 
y Gwr fu yn hoeliedig ar y groes. Gwnawn ymuno â bwy, os na 
weli Ui yn dda i roddi i ni o ddawn yr Ysbryd Glân ; ac y mae 
ein holl aelodau o’r uu feddwl â ninnau, oddieithr amhell i hen 
walch sydd wedi gwreiddio yn nhiaddodiadau y tadau. Gan fod 
genym gapeli hardd, ac eglwysi lliosog, ni a ddymunem gael eu 
cadw hyd ein bedd. Ac i’r dybenion daionus hyn, O Arglwydd, 
gwna gadw y cynghor hwn yn ddystaw, rliag pawb ; oblegid yr 
ydym wedi cael cynauaf toreithiog, ond y mae ar ddarfod os na 
weli di yn dda i wrandaw arnom, a rhoddi o’r doniau dwyfol, y 
rhai a addawodd dy anwyl Fab i’r credinwyr. iMaddeu ein holl 
bechodau, O Arglwydd, a derbyn ein gwasanaetli yn gyratner- 
adwy yn enw ein Harglwydd Iesu Grist. Ameu ac Ainen.” 

Methasant dderbyn dim yn y cyfarfod uchod, a phenderG’nwyd 
fod mis arall i’w <:reulio at y gorchwyl ! Tystiaf yn enw a thrwy 
uwdurdud Iesu Grist, na ellir cael yr Offeiriadaelh un roan 
ond yn Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. Bydded 
i’r Duw grasol fendithio pob ouest ei galon yn y dywysogaeth hon. 

Mcrthyr . Wm. Phillips. 


Y DAITH O’R BLUFFS I’R DYFFRYN. 

Mewn atebiad i’r cyfryw a’n holant ni me«n perthynas i’r daith 
o’r Gouncil Bluffs i'r Dyffryn, dyfynwn a ganlyn o’r “ Frontier 
Guardian” am Cliwel’. 7, ISül : — 

“ Rhoòdwn yma rai cyfarwyddiadau cyffredinol. Gwna dwy 
iau o ychain da lusgo tunell, ar wagen dda, oddiyma i Ddinas y 
Llyn Halen. Byddai yn well, er hyny, i gael un iau o wartheg 
i osod rhwng y ddwy iau o ychain. wrth yr un wagen. Rhydd y 
rhai hyn laeth i’r jtlant ar y lîordd, ac V maeut yn rhwyddach i’w 
gyru yn y gwedi.au nac allan, a gwnant gynnorthwyo llawer 
iawn hefyd. Yn awr, at bob lut>ell o lwyth, y mae eisieu ieuau 
a wagen felly. Gullwch gymmeryd i fyny i’r wagon hon ryw 
ddau, u i, pedwar, neu chwech o blant, neu bersonau mewn oed, 



CDGORN SEION. 


1)3 


ohlegid fe allant hwy gerdded y rhitrian a lleoedd ddiffaith. Bydd 
yn anghenrheidiol i deuluoedd mawrion gael pabell i gysgu 
ynddi. Tn gyffredin gaîl pedwar gysgu mewn wagen ymfudol 
o faintioli da, neu ragor os na fyddant wedi tyfu i fyny. Ni 
ddylai teuluoedd gychwyn oddiyma heb ddarpariaeth dros dri 
mis. Dyweder, can pwys o íiawd, neu ryw ddefnydd bara iachus 
a da, i bob un, ben neu ieuanc. Cymmnint o facwn neu gig 
moch ag a farnoch yn ddigon. Siwgr. coffi, rice, sych-ffrwythau, 
cig eiclion sych, — ychydig o dè, a phob rhyw anghenrheidiau 
ereill yn ol dymuniadau a galluoedd yr ymdeithwyr. Ni ddylai 
nn teulu groesi y gwastad-diroedd lieb wartheg i gael llaeth ; o 
herwydd y mae llaeth ac yroenyn yn dra defnyddiol ac anghen- 
rheidiol ar y daith. Ar ol cymmeryd can pwys o flawd i bob un, 
dylecb gymmcryd yciiydig o ŷd-fiawd at wneyd bara a mush. 
Byddai ychydig o gyíFciriau tenluol \n burion i'w ryrmneryd gyda 
cliwi. Cymmerwcli gymmaint o ddillad ag a allnch gael. Gwedd- 
euau ychain yw y goreu a’r diogelnf ; ac wedi cyrhaedd pen y 
daith, gellwcli eu tewhau a’u lladd i’w bwyta. Mae yn dda, er 
hyny, i fyned â cheffylau neu fulod, er gyru or ol yr auifeiliaid, 
a’u casglu. JMae gweddeuau ceffylau neu fulod yn dda iawn, a 
dewisir hwynt gan rai, Rhaid i bawb ddewis yn hyn yn ol eu 
doethineb eu hunain.” 


CWYNFANAU Y SANT. 

Fy awen fach, adfywia, dyrchafa fry dy lef, 

Dadguddia fy nghwynfanau i’m Tad sydd vn y nef; 
’Rwy’n raliell o dref, mewn anial, yn mhlith gelynion lu ; 
Pwy fedr gydymdeimlo â’m hamgylchiadau i ? 

O Babilon, O Babilon, dy ormes s}-dd yn fawr, 

Ond terfyn dy deyrnasiad sy’n agosâu yn awr. 

Mewn byd o brofedigaeth ormesol ’rwyf yn hyw, 

Mor anhawdd i mi gadw dy gyfraith di, O Dduw ; 

Y r cyfaill gynt fai imi, sy’u elyn lawer pryd, 

Mor galed yw yradeithio drwy ganol hyn o fyd. 

O Babilon, &c. 

Pan byddo’m bryd a’m hegui i wneyd yr hyn sy’ dda, 
Cylyma’r drwg mewn digter i'm herbyn; betb a wna’ ? 



I Í4 


ÜDGORN SEION. 


Mae hwn yn elyn imi, O Dad, clyw di fy llef, 

Ilbo nerth im’ wneyd dy ’wyllys, drwy ei orchfyga ef. 

O Babilon, & c. 

Mae’r byd l!e ’rwy’n preswylio dan gaeth ormesol bwn, 

Nid oes ond anghyfìawnder yn lh'wodraethu liwn ; 

’Rwyf innau yn ei ganol, rhyw fodd yn ceisio byw, 

Dan arlaith chwys a dagrau, ac O inor galed yw. 

O Babilon, &c. 

Mae’r bvd yn tro; i’m herbyn, ’rwyn myn’d yn llibyn llwyd, 
Mae'm côd yn wag, ac Iiefyd fy nghell yn facb o fwyd; 

Ac addurniadau t’lodi ’nawr ar fy ngwisgoedd sy’, 
Dyeithriant fy nghy feillach, a methu’m ’nabod i. 

O Babilon, &c. 

Y cyn brophwydi santaidd, gwroniaid o’ent trwy ffydd 
Yn erbyn anghyfîawnder, — er iddynt golli’r dydd ; 

Ond yn yr oes bresennol y cyfiawn fyn ei rau, 

A chleddir angbyfiawnder o’r golwg yn y fan. 

O Babilon, &c. 

Clynmil. J ohn Wileins.- 


IECHYD. 

Mr. Golygydd, — Gan fod eicli cyboeddiad yn fychan, bydd i mi 
ysgrifenu yn fyr; a dymunaf arnoch i gyhoeddi yr hanes neill- 
duol a ganlyn. 

Ychydig amser yn ol, galwyd arnnf fi a’r brawd Pugh i wein- 
yddu yr orJinhad o eneinnio ag olew.fel ag y mae yr apostol Iago 
yn son am dani, ar chwaer o’r enw Rebecca Flowers. Ei chlefyd 
oedd y paralytic strohc; yr oedd y naill ochr iddi yn hollol 
ddirym. Ni tlieimlais ddim erioed vn fwy marw, nag ydoedd ei 
choes. Nyni a’i heneiniasom lii ag olew yn cnw yr Arglwydd; a 
cbyn i ni ddyfod o’r fan, yr oedd yn medru cerdded ar hyd y tỳ. 
Pwy bynag sydd am ychwaneg o wybodaeth, galwed yn fy nby i, 
36, Heol Tredegar, Caerdyf, 

James Ellis. 

O.Y. — “ Yr ydym ni yn tystio fod y dystiolaeth uchod yn wir. 

tl J OH N FLOWERS, 

“ Rebecca Flowers, 


Heol Charlotte, Caerdyf.’’ 


UDGORN SEION 


lìd 


GALWAD ADREF. 

[Ton— “ Difyrwch Gwyr Harlcch.”] 

Adref, aùref, Saínt yr ArglwyJd, 
Galwad sydd i ddod yc ebi uydd, 
Rhag i'r dystryw mawr a’r aflwydd 
Ein gorddiwes ni. 

Adref, seintiau íTyddlon, 

Ffown o blith gelynion ; 

Babel sydd, o ddydd i ddydd, 

O'i ehwymp yn rhoi arwyddion. 
Draw mae Seion yn cyfnerthu ; 
Seintiau filoedd gyrchant iddi, 

Fel c’lomenod i’w fTenestri, 

Iüiag y dryc-hin du. 

Seion, Seion, yw ein noddfa, 

Beth in’ well o aros yma ? 

Awn i’r man lle mae gorphwysdra — 
Jë, hedd yn ’stor. 

Seion yw preswylfa 
Seintiau y Jehofa ; 

Yno mae ’r fTyddlon rai, 

O liyd yn hyfryd wledda. 

O, dihunwn o’n cysgadrwydd, 

A rhown glust i eiriau’r Arglwydd ; 
Babel sydd i syrthio’n ebrwydd, 
Megys raaen i’r môr ! 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Gwyrthiau.— -Un o’r Methodistiaid a ddifenwai un o’r Saint, o 
herwydd eu crediniaeth mewn “ gwyrthiau.’* “ Beth,” meddai y 
Sant, “ oni í'u y Methodistiaid yn crflawni ‘ gwyrihiau’ yn yr hen. 
amser?” “ Taw, fachgen,” meddai yntau, “ y Methodistiaid yn 
cyílawni ‘ gwyrtliiau !’ naddo erioed.” “ Ydych chwi yn siwr, 
èyr?” meddai'r S-int. “ Ydwyf, ydwyf, yn ddigon siwr.’* “ Wel, 
•wel !"* meddai y Sant bacb, yn hwyllog, “ ai nid Methodistiaid 
ydoedd Crist a’r apostoliou ?" Aeth mab Calfin yn fud ! — T, H, 


116 


UDGORN SEION. 


Büsts (Lduniao) Josepb ac Hvrom. — !\îne y Llywydd W. 
Phillips wedi derbyo yn ddiweddar jjyllawnder o'r lluniau uchod, 
oddiwrth y hrawd J. Taylor, a gwertliir hwynt "i*nddo fel y can- 
lyn : — Y defnvdd poreii, am 9s. y par; y defnydd cyflTrcdin, am 
5s. y par Nyni ddarfu brynu y par cyntaf, á dywedwn nad oes 
dim yn addurno ty yn well. Trwy glybiò y maeoreu i’r tlodion eu 
cael : maent werth eu prynu, yn wir. Wrlh fynu Jostph ac 
Hyruin i’n tai, byddwn hefyd yn hwylusu llawer ar wailh yr Ar- 
glwydd yn mhlilh y Ffrancod. Deuwch, a phrynẁch. 

Apwyntiad. — Rlae v Lly wyddiaeth yma wedi apwyntio yr 
Henuriad Thmnas Pugli, am yr amser presennol, i lywyddu ar 
Gynnadledd Orllewinol Murganwij, heb gynghorwyr, a’r hrawd 
Evan Williams i fod yn henmiad leithiol, o dan ei lywyddiaetb. 


D YI.EDIOJ A M LYFfUU ODDIWUTII Y CYNN ADLEDDAU, CANGEN4U 
AC EHEILL, AM Y CHWAHTEU YN DIWEDDU EDUILL 6, 1851. 

C vn n ADI.EDDA 0. — Sir Fvn wy, £ 17 3s O^c ; Sir Frychciniog, 
£3 8s 7c ; Sir Aberteifì, £2 1 7 s 8o; Sir Gaerf\ rddin, 

£14 iOs 10J ; Mnreatiwg Orllewinol, £33 6s l§c; Sir Fflint, 
£6 9s 8H* ; Sir Gaermirfpn, £13 2s Sir Feirionjdd, 

£7 6s ôc ; Sir Ddinbŷch, £7 I5s ôc; Sir Benfro, £3 2s 2c, — 
Canycnau — Dinas, £l ls 9s; Llantrisaint, £3 5s S-Jc ; Pontyty- 
pridd, £6 12s lOc; Llanfabon, £1 5s 4e ; Cwmbach, £\ 12s 7c ; 
Pendulwyn, lOs 4c ; Twynyrodyn, 15s; Llandaíf, £1 7s 9c; 
Gog, I4s lc; Caerdyf, £7 lüs lOc; Aberdare, £7 I6s 3c; 
Dowlais, £4 3s 2 Jj; Hirwaun, £6 8s (>Jc ; Bymni, £2 I3s lOc; 
Cwmnedd, £1 16s 3c; Georgetown, £7 8s 7c ; Mei thyr, £1 8s 8c; 
Pendaren, £3 4s 4c ; Pontfaen, 7s 3c ; Cefn, £1 lls lc; Ynys- 
gou, 2s 5c. — Personan — David Davies, çynt o Glynmil, 3s 4c ; 
Jonathan Thomas, Trecastell, £1 4s 84'- ; David John, 9s 6c; 
Joseph Rogers, 3s 6c ; Rees Thomas, 4s 6c ; Robert Uoberts, ôs ; 
James Jom s, 6s; Dd. Edwards, 6s 5. — Cylanswm, £173 17s 7c. 

Cofi r fod gerllaw hanner y cyfanswm flaenorol yn hen 
ddvled, ac nid yn perthyn i’r chwarterhwn. Os hydd y gwahanol 
lyẁyddion yn meddu digon o ewyllys a phenderfyniad, gallant 
glirio y cyfan yn ddioed — ymddibyna y cyfan arnynt hwy. Lle 
byddo llywydd ymdrechgar a pbenderfynol, nid yw ei Saint byth 
yn ol mewn talu— mae hyny yn ran o’u crefydd. 

Taliadau o Mawrth 21. hyd Ebrill 1. — Sir Aberteifi, 
7s ; Sir Ddinbych, lOs; Llantrisaipt, Is ; Pontytypridd, I6s 6c; 
Llanfabon, 16s lOc; Cwmbach,£l; Georgetowu, lOs ; Merthyr, 
£2; Pendaren, 14s; Ynysgou, ÍS 8c. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau ara 
lyfrau,i Juhn Dauis , Printer , John's Sheet , Georgctown , Merthyr- 
TydfiL" 


IOHN DAVIS, ARGRAFFYDD, MKRTH YR-TYDFIL. 


UDGOPiN SEION, 

NEÜ 

&rrcn b «É?atnî. 

Rhif. 8.] EBRILL 19, 1851. [Phis \g. 


YR EGLWYS YN UN-AR-HUGAIN OED, 

Bydded i Saint y Duw Hollallnog ganu caniadau Seion ar y 
ddaear, a dyrchafu eu calonau hyd eutrych y nefoedd i uno mewn 
rcawl â’u brodyr fry, lle y mae hefyd angylion filoedd yn barod 
i seinio anthem soniarus. Llawenyched y tlodion a’r rliai trall- 
odedig; anghofient eu hadfyd am dymmor. Y rhai gorthrymedig 
yn Mabilon, na chofiwch pa le yr ydych yn trigo; mae dydd o 
orfoledd wedi dod i loni eich calonau. Y rhai erlidiedig, nac 
ofnwch eich gelynion ; mae yn amser i chwithau lawenliau. 
Gelwir pawb i fod yn llawen, ac i ymhyfrydu ynghyd; canys 
tywynodd gwenau I)uw ar ei Ferch Seion. Clywch pa beth a 
seinia yr Udgorn ar hyd a lled y wlad. “ Mae yr Eglwys yn 
un-ar-hugain oed!’ , Gwawriodd yr hir ddysgwyledig ddydd — y 
chwechfed dydd o’r pedwerydd mis a elwir Ebrill, 1851, sef 
blwyddyn arddangosfa y byd, Caned pob perchen tafod ddiolch- 
garwch i’r Goruchaf, canys y mae merch Seion wedi dyfod i’w 
hoedran. Cadwodd yr Arglwydd ei phen i’r làn trwy bob erlidig- 
aeth a gyfarfyddodd, a dygodd hi yn ddiogel i fynydd uchel, lle 
y mae heddyw yn landeg yr olwg, ac yn un-ar huga n oed; mae 
yn ymdrwsìo ac yn parotoi ei hun erbyn y delo y Friodfab. Oddi 
yno danfona genadon cydym i eitbafoedd y ddaear, i gasglu 
gwaboddedigion erbyn priodae a swper neitbior yr Oen. Diolched 

meibion a merched dynion fod yr Eglwys yn un-ar hugain oed * 
8 * [CTF, III. 


118 


UDGORN SEION. 


canys y mae Duw yn awr yn fwy eiddigeddus am ei gogonianS 
nag erioed. O hyn allan, ei Thad, gan ei harddel, a’i harddela 
lii yn ngwydd cenedloedd lawer; a chan ei hatngylchynu â'i 
fraich, a’i ceidw rhag pob niwed ; ac ar ei phen y dyhidla efe 
fenditliion y nefoedd. Caned Saînt y Dyddiau Diweddaf, a gor- 
foleddent,nes dihuno trigolion y ddaear, fel y deallont raai merch 
Seion, neu eu Heglwys hwy, yw yr hon sydd yn un ar-hugain 
oed. Darfu i ni gyfansoddi, ar foreu hyfrydlon y dydd crybwyll- 
edig, cyn troi o’n gorweddle, y gân newydd hon, ag sydd yn fwy 
o ílrwyth gorfoledd nag o íedrusrwydd: — 

Gwrandewch, chwi Seintiau Gwalia, 

Maegenyf newydd wiw ; 

Daeth araser gorfoleddu, 

A rhoddi mawl i Dduw. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod> 

Par’towch i seinio hyfryd glod, 

O herwydd mae yr Eglwys 
Yn un-ar-hugain oed ! 

Yn un-ar-hugain oed ! 

Yn un-ar-hugain oed ! 

Hyd yma bu dan oedran, 

Er pan y daeth o’r nef ; 

Ond heddyw mae’n crechwenu, 

Ac yn derchafu ’i llef. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod, 

Par’towch i seinio hyfryd glod, 

O lierwydd mae yr Eglwys 
Yn un-ar-hugain oed, &c. 

Yr Eglwys ’nawr sy’n hawlio 
Bendithion mwy gan Dduw ; 

Mae’n gwybod mwy am brofìad, 

A mwy deallus yw. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod, 
rar’towch i scinio hyfryd glod, 

O lierwydd mae yr Eglwys 
Yn un-ar-bugain oed, &c. 


ÍJDGORN SEION. 


51 » 


Yn awr meddylia’r Eglwys 
Yn fynych am ei ’stad ; 

<3an ddysgwyl cael cyflawniad 
O eiriau gwir ei Thad. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod, 
Par’towch i seinio hyfryd glod, 

O herwydd mae yr Eglwys 
Yn un ar hugain oed, &c. 

Mae’r Eglwys ’nawr yn ddiwyd 
Yn tynu serch Mab Duw; 

Ar fyr daw’r dydd priodas, 

A’r neithior freiniol wiw. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod, 
Par’towch i seinio hyfryd glod, 

O herwydd mae yr Eglwys 
Yn un-ar-hugain oed, &c. 

Am hyny, frodyr anwyl, 

Dyrchefwch ben i’r làn ; 

Mae siarad am eich Heglwys 
Yn treiddio trwy bob man. 

Os mynwch wybod beth sy’n bod, 
Parhewch i seinio hyfryd glod, 

O herwydd mae yr Eglwys 
Yn un-ar-hugain oed, &c. 


MORMONIAETH. 

Mae y Family Herald , am Mawrth 13, 1851, yn cynnwys traeth- 
awd ar “ Fesmeryddiaeth, Mormoniaeth, a Mynachyddiaeth;” yn 
niha un y darlunir yr hyn sydd yn hynodi pob un o’r tair. A 
chan ein bod ni wedi cael ein boddloni yn y sylw r adau a wneir 
mewn perthynas i Formoniaeth, yr ydym jn dyfynu o’r traethawd 
yr hyn a ganlyn, er mwyn i’n darllenwyr gael clywed barn y byd 
am danom : — 

“Gadewch i ni yn awr [wedi darlunio rliyfeddodau Mesmer- 
yddiaeth] i gael sylldrem fer ar rywogaeth dra gwahanol o Thera- 
peutists, y rhai sydd yn cynnyrchu eíleithiau o natur gyffelyb ac 
byd y nod mwy rhyfedd; o herwydd y mae yr afiecbyd yn waeth. 



i'2ö 


IDGORN SÉIOiS'. 


a’r gwelliadau vn gyûymach — weithiau yn uniongyrcíiol. £: 
hyny, cofier, ein bod ni yn cymmeryd ein hawdurdod aìlan o 
lyfrau argrafiedig; ni feddwn un wybodaeth bersonol am y Mor- 
moniaid ; eithr yr ydym yn ystyried ein hunain dan rwymau 
dyledswydd, fel addysgwr cyhoeddus, i chwilio mewn i bob pwnc 
poblogaidd, neu bob syintidiad newydd yn hnni petbau o’r falh. 

Yr ynr ni wedi bod yn hir yn gyfarwydd â chymmeriad a phroffes 
y corflf Mormonaidd. Mae y Monnoniaid hyn yn cynnyddu yn 
rhyfeddol. Maent vn cyfansoddi cenedl fychan. Ffurfiant un 
o’r Unol Daleithiau — Talaeth Utah, neu Oeserei ; a’u prophwyd, 
Brigham Young, canlynydd Joseph Smith, \ w y llywodraethwr 
cyfreithlawn a gydnabyddwyd gan y Congress. Dysgwyliant yn 
fuan i fod yn ddwy Dalaeth. Y maent yn cynnyddu yn gytìym 
trwy argyhoeddia(Ì ac ymfudiad, a chanddynt ddinas a phentreíi 

0 eiddo eu hunain, ac y maent yn anr yn sylfaenu prií athrofa^ 
ac yn apwyntio athrawon, un o ba rui sydd yn bresennol ar ei 
flordd o Lloegr. Ychydig flynyddoedd ) n ol yr oeddynt yn caei 
eu diystyru trwy yr holl Daleithiau ; yn awr, pan íyddo apostoi 
yn ymweled â’r brif ddinas, cyfarchir a chanmolir ef ar bob lìaw 
gan ddeddfwyr Americanaidd. Ac un o bonynt yn ddiweddar. 
ar ei ífordd i Italy i sefydlu eglwys,wrtb fyned trwy Wasbington, 
a gafodd ei logellau wedi eu llanw â llytbyron o gymmeradwy- 
aeth i’r Italiaid oddiwrth ddeddfwyr y Werin-lywodraeth Fawr. 
Yn Lloegr y maent yn rhifo dros ddeg tnil ar hugain. Yn Llun- 
dain,lle nad ydynt wedi bod ond tair blynedd, y maent eisoes 
wedi bedyddio tair mil o gredinwyr ; ac y maeut yn ymbarotoi 

1 wneuthur ymosodiad ar ffydd neu grediuiaeth yr holl genedl- 
oedd yn ngwyliau dynesawl yr Arddangosiad Mawr. 

“ Dyniou eofn yw v Mormoniaid hyu. Yn awr gadewch i nf 
glywed pa betli y maent yn wneut.hur. Ni lydd y Mesmeryddion 
yn ei lioffi, fe wyddora, ac efallai y gwatwarant, ond etto ‘ v mae 
yn argraffedig, ac yr ydym yn ei ddarllen niewn llyfr;’ a’r gofyn- 
îad yw, a ydym i gredu y llyfr Mesmeryddol ac anghredu yr un 
Mormonaidd? Haelioni a’n gwahardda. 

“ Mae y gwelliadau Mormonaidd, hyd yn hyn, yn rhagori ar 
bob peth sydd wedi ei ysgrifenu am Fesmeryddiaeth ; ac y tnae 
y cyhoeddiad o ba uu y dyfynwu, yn ein hysbyau, nad yw y 
gyfres argraffedig ond cyfartalrwydd bycban o’r rhifedi aneirif. j 
1?r ydyra yn . dyfynu geiriau yr ysgrifenydd ei hunan, sef Orsotv I 


'Pratt, Llyẃyddf y Deuddeg Apostol, yu awr ar ei claith tua Diuas 
y Lìyri Halen, fel Blaenor apnyntiedig y Brif-athrofa Formon- 
aidd ; — ‘ Y mae yn awr oddeutu chwech caut o gangenau o 
Eglwys Crist yn yr ynys Brydeinig, yn cynnwys dros ddeg uiil ar 
hugain o gredinwyr, a rhwng tair a phedáir rail o Henuriaid ac 
Offeiriaid. Yn awr, fìid oe.s braidd gangen o*r Saint (sef Saint y 
Dyddiati Diweddaf) yn mhlith y genedl hon, a’r nad yw wedi ei 
bendithio, i raddau mwy neu lai,ag arwyddion gwyrthiol a rhodd- 
ion yr Ysbryd Glân, trwy ba rai y maent wedi eu cadarnhau, ac 
yn gwybod rnewn sicrwydd mae hon yw EglwysCrist. Gwyddant 
»od y dall yn gweled, v cloff yn cerdded, y byddar yn clywed, y 
mudan yn llefaru, y gwahanglwyfus yn cael ei lanhau, esgyrn yn 
cael eu cyssylltu, y cholera yn cael ei geryddu, a’r clefydau. 
mwyaf angherddol y n ymadael, trwy ffydd yn enw Iesu Grist, a 
gallu ei efengyl Ef. Nid rhyw bethau neillduedig ag a gymmer- 
ant le yn achlysurol yw y rhai hyn, neu sydd yn ammheus yn 
eu natur, neu wedi dygwydd ryw amser maith yn ol, neu mewti 
gwlad bellenig; eithr cymmerant le yn y gyfnod bresennol, a 
phob wytbnos a ddwg ugeiniau o enghreifftiau yn mhob rhan o’r 
wlad hon. Mae llawer <» gleifion, y tu ailan i’r Eglwys, trwy 
■osodiad dw-ylaw gweision Duw, wedi eu hiachâu. Nid rhywbeth 
yw a wneir yo y cornel, <*nd yn gyhoeddus, ac y mae degau o 
ífilaedd yn llygad-dystion.’ 

“ i\îae dallineb hollol yn cael ei weîla — a hyny yn ddisymwtb; 
mae byddarwch a mudaniaeth o lawer blwyddyn o barhad yn 
-cael eu gwella yn uniohgyrchol ; tnae esgyrn cefn toredig yn 
rhuthro i’w lle gyda swn gwasgiad pasged, tra y byddo y seremoui 

0 eneinnio a gweddio yn cael ei gweinyddu; tnae asgwrn mordd- 
Avyd aîlan o le, yr hwn yn hir oedcl wedi baeddu pob ysgîl íedd- 
ygol, yn neidio yn ddisymmwth i’w le, pan orchymynir iddo 

1 wneuthur felly gan Henuíiad o’r Eglwys, tra yn eneinnio y claf 
itg olew yn enw yr Arglwydd ; mae arcliollion yn cael eu hiachâu 
i fyny, a’r rhwymau yn cael eu tafiu yinaith, heb eu heisieu dra- 
chefn; mae clefyd yn cael ei geryddu, a chilia gyda’r gair sydd 
yn ei orchymyu i ytnadael. Hyn oll a wneir nid gan Fesrner- 
yddiaeth, ac etto y mae yn cael ei wneyd trwy osodiad dwylaw. 
Ond y mae rhywheth yn ychwanegoW y mae yno seremoni ae 
-eneinniad crefyddol a santaidd. Edrycha y Mesmeryddwr ar 
Ì>riodoleddau defnydd, a rhyw allu dirgelaidd yn Natur, am 


322 


ÜDGORN ÎEIOIi. 


iachâd ; edrycha y Mormoniad yn uniongyrcbol i fyny at D íorr, 
Mae rhywbeth yn fwy goruchel, defosiynol, a dyrchafedig, ona ; 
llai atbronyddol, yn y drefn Formonaidd. Athionydd yw y Mes- 
meryddwr; nid yw yn crybwyll enw Duw; ac enw yr Iesu, buasar 
arno gywilydd, efallai, i’w draethu. Mae efe yn ddyn celfydd- 
ydol, ac y mae yn astudio cyfreitbiau natur; cloddia yn ddwfn iV 
ddaear am yr aur. Edrycha y Mormoniad am dano ar y wyneb 
— sub Jove sereno fo dan yr wybren lâs). 

“ Ond a yw y gwelliadau hyn wedi eu cyflawni yn wirioneddol 
Nis gallwn ni ddweyd; y maent yn argraffedig mewn llyfr. 

“ Ond, os yw y fath welliadau yn wirioneddol, rhaid mai Mor- 
moniaeth yw y grefydd iawn ? Aros ychydig, ymresymydd 
Mae dy gasgliad yn angbyfreilhlawn. Dywed hyd y nod y Llyfr 
Mormonaidd wrthyt, nad yw ‘ gwyrthiau, a’u cymmeryd wrthynt 
eu hunain, yn un prawf pa bynag o ddwyfol anfoniad neb, ond 
yn unig pan eu cymmerir mewn cyssylltiad ag athrawiaeth bur, 
santaidd, ac anffaeledig,’ — yr hon athrawiaeth nid oes raid iddŷ 
wrt'n dystiolaeth. Mae yr ysgrythyrau yn dweyd fod cythreuliaid 
yn gwneuthur gwyrthiau, a bod tri gicalianol matli o gythreuliaiá 
i gael eu danfon allan yn y dyddiau diweddaj i’w cyflawni. Geil- 
wch weled y geiriau yn Dad. svi, 14. Gan byny na fyddwcb ar 
ormod o frys i ddyfod yn Sant, eithr ymresymwch dipyn yn 
rhagor. Heblaw hyny, nid yw yr athrawiaeth yn santaidd nac 
yn anffaeledig, ac o ganlyniad nis gall fod gwyrthiau yn dystiol- 
aeth ddiammlieuol o’i geirwiredd. Fel hyn, er enghraiff’t, y mae 
Mr. Orson Pratt yn dywedyd, 1 Mae natur y genadwri yn Llyfr 
Mormon y fath, fel, os yn wir , na all neb gael ei achub, a’i gwr- 
thod j ac, 05 yn gau, na all ueb gael ei achub, a’i derbyn’ Oddi- 
wrth hyn gallem benderfynu, fod Mormoniad yn sefyll mor lleied 
siawns o gael ei achub â neb yn y byd. 

“ Eithr y mae rheswra arall pahani y dylech beidio myned ya 
Formonîad, a hwnw yw, fod y roynachod yn cyflawni yr un fath 
weithredoedd. Maent hwythau hefyd yn gwneuthur gwyrthiatu 
Gwna hyn i chwi betruso, ac efallai i ymddyrysu j o leiaf, gwna 
i chwi arafu,” 

Dyna fel yr ysgrifena Golygydd y “ Family Herald’’ am For- 
moniaelh. Pe buaseiu ni «erllaw iddo pan yn ysgrifenu, dywedem 
yn ei glust mai safon y Saint i brofi dwyfoldeb eú crefydd yw 
dadguddiad , trwy yr Ysbryd Glân, yr hwn a addewir i bav.lv. 


TDGORN SEION. 


123 


PAHAM NA CHAWSAl YR ENWADAU CREFYDDOL 
WRANDAWIAD O’U GWEDDIAU ? 

Mr. Gol.,— Mae yn hysbjs fod yr holl enwadau crefyddol yn 
gweddio ; ond nid oes ganddynt sicrwydd o wrandawiad, fel ag y 
sydd gan y Saint. Gan hyny, atebaf y gofynìad fel y canlyn : — 

1. Y mae y rhan fwyaf o honynt yn camsynied y Bod iawu i 
weddio arno, megys ar fôd heb glustiau i glywed, na dwylaw i 
gyfranu, na theimladau i dosturio wrthynt ; efelly anhawdd 
derbyn. Ereill a weddiant ar Iesu Grist, yn lle ei Dad. Ereill 
ar eu cyd ddynion, ac ambell un ar LuciSer, mab y wawrddydd. 
CJywais gyfarch y bodau hyn fy hun ; ond ni dderbyniasant. 

2. Ereill a weddiant, ond heb weddio yn yr enw iawn. Y rhai 
hyn ydynt frodyr y Phariseaid gynt, yn tybied eu bod hwy yn 
haeddu cael ffafr gan Dduw r , o herwydd eu gwcithiedoedd daionus 
eu hunain. O ba lierwydd nis derbyiiiant. 

3. Llawer a weddiant hefyd, ond lieb fod trwy gyfarwyddyd yr 
Ysbryd Glân, eithr eu hysbrydoedd eu hunain, a rhywrai ereill 
cyffelyb, heb yr un iawn. Gwrthoda y rhai hyn yr ordinhad trwy 
ba un y ceir yr Ysbryd Glan, a gwrthodant ei lioll ddoniau gras- 
usol. Felly, cauant eu liunain tu faes i addewid Duw, ac ni 
dderbyniant. 

4. Rhai a weddiant heb na ffydd na chrediniaeth y mwynhant 
o’u dymuniadau, ond y raaent yn ammau, ac yn credu nad yma y 
ceir mwynhau, ond wedi marw, ac mewn byd arall. Nid ydynt 
yn gofyn o’r galon, eithr y maent fel y dywedodd yr Arglwydd, 
trwy y prophwyd, — “ Nesáu y mae y bobl hyn ataf â’u geneuau; 
eu calonau sydd bell oddiwrthyf.” Er hyn, y mae ganddynt 
eiriau gweddi, llais ochenaid o’r galon, debygid ; ond gweddio y 
maent, il fel yr ymddangosont i ddynion” ara y goreu, y naill i 
glyw y llall, fel y caffont enw mawr, gair da, neu fel y dywed yr 
ysgrythyr, “ eu gwobr.’’ O ba herwydd ni dderbyniant. 

5. Y mae ereill yn gweddio hefyd, ac heb ofalu dim a ydyw yr 
hyn a ofynant yn ol ewyllys Duw i'w gyfranu, neu a fyddai 
mwynhau eu cais yn llesol iddynt ai peidio. Gofynant bethau 
nad ydynt yn ddeall, nac yn ystyried ; l'elly ni dderbyniaut. 

6. Ereill a weddiant yn aml yn y teulu, ac yn y cyfarfodydd ; 
ond nid ydyntyn daer wrth y gorchwyl, nac yn benderfynol wrth 
y gwaith ; eithr o herwydd lod yr ysgrythyr yn dywedyd mai 
“ pob duwiol a weddia,’’ a bod yn ddyledswydd ar grefyddwyr i 
wneyd hyny, hwythau a weddiant, ond nid ydynt yn daer a pheu- 
derfynol; ain hyny ni dderbyniant, 

7. Ereill a weddiant, ond nid gyda dyben cy.wir, ond fel y gall- 
ont dreulio y cyfryw bethau (os cánt) ar eu inelysion chwantau. 
Y mae y rliai liyn a mwy o awydd am lesoli eu hunain, na gogon- 
eddu Duw ; eu hunain y w y cyfan, a pliawb a pliobpeth arall fel 
dim. Ond ni dderbyniant. 

S. Ereill a gamsyniant yr amser y dylid gweddio; esgeulusant 


1 24 


l’DGORN SEION. 


dymraor ienenctid ; oud ar uely angeu, galwant ar ereill i weddio 
drostynt, ae ymdrechant pryd hyn i weddio eu hunain; ac os na 
wrandewir eu gweddiau pryd hyn, yr hyn sydd led annhebyg, 
oblegid ofn angeu a barn a’u cymhel) at y gorchwyl y pryd hwn, 
ac nid cariad at Dduw, ara iddo ef yn gyntaf ein c'aru ni, a rhoddi 
ei Fab i fod yn iawn dros ein pechodau ni. Byddant y pryd hyn 
fel y goludog, yn hollol anwybodus, am Dduw, na’i drefn i ateb 
gweddiau ei blant, ac ara hyny byddant yn agored, fel y goludog, 
i weddio ar Abraham, yn lle Duw, ara ddat’u o ddwfr, yn lle 
gwaredigaeth ! ac anfon un oddiwrth y meirw, i dystiolaethu arn 
y poenau, yn lle am drefn Duw i achub ! 

9. Y mae Uawer yn gweddio hefyd heb yradrechu cadw gorcli- 
yraynion Duw, ie, heb gyraraaint ag ufuddhau i’r ffurf o athraw- 
iaeth iachus, chwaithach byw yn ol dysgeidiaeth Crist a J r 
apostolion. Gweddia rhai ani i Dduw faddeu iddynt hwy, pan 
na faddeuant i’w gilydd, ie, i’w brodyr a’u chwiorydd yn yr uu 
eglwys. Nid ydynt wedieu cyfan-gydgyssylllu yn yr un meddwl, 
nac yn yr un farn ; ond pob un ei feddwl, ei farn ei hun ; cynnifer 
o farnau, ac o bersonau yn lled agos yn yr un eglwys. Gofynant 
ara eu bara beunyddiol, pan uwch ben eu digonedd. Ni ddyr- 
chafant ddwylaw yn ol ewyllys yr Apostol ; y maent mewn fath 
gaddug o dywyllwch, fel y mae arabell i feddwyn yn gweddio, 
ambell i buteiniwr, ambell i gybydd, arabeli i leidr, 'ie, raewn gair, 
call, ffol, a phawb ; ond nid pawb sydd yn derbyn; ac o herwydd 
hyn, yr ysgrifenais am rai o’r rhU ystrau ag y sydd eisieu eu 
symud yn gyntaf, cyn plygu glin gerbron Duw, a galw arno ef. 

Yn awr, lien frodyr a theidiau, gyda’r gwahanol euwadau 
crefyddol, — yr wyf yn eich annog i ystyried hyn, fel y galloeh 
symud y rhwystrau, a mwynhau o’ch dymuniadau ar ol do’d.at y 
iSeintiau, fei y cefais innau trwy drugaredd. 

Yr eiddoch yn ostyngedig, 

Graig-ddu. Joun Richards. 


TESTAMENT Y D E U D D E G PATRIARCH, 

S E F M E I B I 0 N J A C O B. 

[Parhad o dud. 108.] 

TESTAMENT Z A B U L O N, 

A umaeth eje Vvj Blant wrthfarw , ynghtjìch Tosturi a Thrugaredd , 

Zitbu!on uHli faiwa ddyuedai, 

O flat'ii ei blant a pliau b a garai, 

Am fod Tmgarcdd a Tboslitri 
Wrlli bob dyn yn auiser o’ledi. 

Y gorchvmyn a roddes Zabulon i’w blant y ganfed a’r bedwaredd 
ar ddeg o íiynyddoedd ei fywyd ef, deuddeg ar hugaiu o flynyddau 
ar ol marwolaelh Joseph ; efe a ddywedodd wrthynt, 

Gwrandewch íi, chui feibion Zabulon, myfi oeddwn rodd dda 


UDGORN SEION. 


J25 


i’m tad ac i’m mam j canys pan genedlwyd fi, fv nhad a gyn- 
nyddodd yn fawr iawn mewu defaid ac anifeiliaid, ublegid y 
llwyddiant da a gafodd ef trwy y gwiail brythiun. 

Ni fynaswn ac nis gwyddwn, fy mhlant, i mi fcechu yn y 
dyddiau hyny, canys nid ystyriais i mi wneuthur yn ddrygionus 
drwy anwybodaeth yn achos Joseph ; ac yn hytrach ddarfod i mi 
gelu y peth gyda fy mrodyr, nddiwrth Jy nhad; otid pa fodd 
bynag, mi a wylais lawer yn y dirgel o’i blegid ; Canys yr oeddwn 
yn ofni fy mrodyr yn fawr iawn, oblegid eu bod hwy yn cyd- 
fwriadu lladd â’r cleddyf yr hwn a ddatguddiai y gyfrinach yma : 
er hyny i gyd pau fynent hwy ei ladd ef, mi a daer erfyniais 
arnynt drwy ddagrau, na byddai iddynt wneutliur y cyfryw 
ddrygioni; canys Simeon a Gad a ddaethant at Joseph ar fedr 
ei ladd ef, ond Joseph gan gwympo ar ei liniau, a ddywedodd 
wrthynt, Cymmerwch drugaredd arnaf fi, fy mrndyr, tosturiwch 
wrth ymysgaroedd ein tad Jacob, ac na osodwcli eich dwylaw 
arnaf, i dywallt gwaed gwirion ; canys ni pbechais i’ch erbyn, ac 
os darfu i mi wneuthur ar fai, cystuddiwch tì â cheryddon, ac na 
osodwch eich dwylaw arnaf, er mwyn Jacob ein tad. Ac efe yn 
dywedyd y pethau hyn, mi a gynhyrfwyd â thosturi, ac a wylais, 
a'ra calon a doddodd o’m mewn, a rliyddhaodd sylwedd fy ymys- 
garoedd ar fy enaid, a Joseph a wylodd, a ininnau gydag ef, a’ in 
calon a gyfirodd, a chyromalau fy nghorfi' a grynodd í'el nad oedd 
ynof nerth i sefyll. A phan welodd el' fi yn wylo, a hwythau yn 
dyfod tuag ato efi’w ladd, efe a fifodd o’r tn ol i mi, ac a ddeis- 
yíodd arnynt gymtneryd trugaredd arno. Yna, líeuben gan redeg 
i mewn, a ddywedodd, Fy rarodyr, na laddun ef, eithr rhoddwn 
ef yn y pydew sych a gloddiodd ein tadau, ac ni chawsent ddwfr, 

0 herwydd ni chaniatasai vr Arglwydd i ddwfr gyfodi ynddo, er 
mwyn diogelweh i Joseph, ac felly y bu hyd oni werthwyd ef i’r 
Ismaeliaid. Ac yn y modd hyn ni chydunais â’r pechod hwnw 
yn erbyn Josepli : ond Simeon a Gad, ac ereill o’m brodyr, gan 
gymmeryd arian am Josepli, a brynasant esgidiau â hwynt iddynt 
eu hunain, i’w gwragedd ac i’w plant, gan ddywedyd,Na fwytawn 
mo hono,canys gwerth gwaed ein brawd ni yw, ohd gadewch i ni 
ei sathru a’i fathru dan ein traed, o lierwydd iddo efe ddywedyd y 
byddai icldo efdeyrnasu drosora ni, a ni a gawn weled beth a ddaw 
o’i freuddwydion ef : can\s y mae'n ’sgrifenedig yn nheyrnwialen 
cyfraith Enoch, ara yr hwn ni chyfodai had i’w frawd. Mi a 
ddattodais esgid Joseph, canys pan ddaethom ni allan o’r Aifi’t, 
gwr ieuanc a ddattodai esgidiau Josepli yn y porth, a ninnau a 
aurhydeddem Joseph, megys Pharao, ac nid yn unig anrbydeddem, 
ond hefyd aem ar ein gliniau o'i flaeu ef, ac a wridem, ac felly yr 
neddym yn cywiJyddio yn ngolug yr Aiff'tiaid, o herwydd yr 
Aiíftiaid a glywsent yr holl ddrwg a gyunygiasom ac a wnaethora 

1 Joseph. 

Ar ol ei fwrw ef i’r pydew, fy rnrodyr a roddasant fwyd ar y 
bwrdd i fwyta, ond myfi gan alaru am fy rnrawd Joseph, ni 
phrofais ddim bwyd dros ddau ddiwrnod a dwynoswaith ynghyd ; 



226 


UDGORN SEION. 


ac ní fwytai Juda gyda hwynt, ond dal ei olygon ar y pydew, rhag 
i Siraeon a Gad fyned yno a’i ladd ef; a phan welsaut nad 
oeddwn yn bwyta dira, hwy a’m gosodasant i'w gadw, hyd oni 
werthwyd ef. 

Tri diwrnod a thair noswaith y bu ef yn y pydew heb luniaeth, 
hyd oni werthv/yd ef. 

Yna, lleuben pan glybu ei werthu. yn absennol iddo ef, a 
rwygodd ei ddillad, ac a wylodd, gan ddywedyd, Pa fodd yr ed- 
rychaf yn wyneb fy nhad Jacob ? Ac yna gan gymeryd yr arian, 
fe a redodd ar ol y raarclinatawyr, ond nis cafodd afael arnynt, 
oblegid iddynt hwy adael prif-O'ordd y brenin, a tnyned ar hyd y 
croesffyrdd cyfyng ; a Reuben yutau ni fwytaodd fwyd yr hoìi 
ddiwrnod hwnw. 

Yna Dan yn dyfod ato ef, a ddywedodd, Nac wyla, ac na 
bydded trist genyt o herwydd y bacbgen, oblegid rai a wn beth 
i’w ddywedyd wrth ein tad Jacob. Ni a laddwn fyun gafr, ac a 
droebwn siaced Joseph yn ei waed ef, ac a ddywedwn wrth ein 
tad, Gwel, ai hon yw siaced dy fab, ai nad e? canys pan ddarfu 
iddynt fwriadu gwerthu Joseph, hwy a ddiosgasant siaced ei dad 
oddi ara dano, ac a roddasant ara dano hen siaced caelh-was. 

Ond Simeon gwedi cael gafael yn y siaced, ni fynai ei rhoddi i 
ni, ond fe a fynai ei thori yn ddryllìau â’i gleddyf; cauys 
yr ydoedd yn ddigllon ara ei fod ef etto yn fyw, na buasai ef 
gwedi ei ladd. 

Yna fy holl frodyr a gyfodasanti fyny ynghyd, ac a ddywedasant 
wrtho ef, Paliara na roddi hi i ni, gan weled mai tydi yn unig 
oedd weithredwr y drygioni hwn yn Israel ? Ac ar ol hyny 
fe a’i rhoddodd iddyut, a hwythau a wnaethant megys ag y 
cynghorodd Dan. 

Ac yn awr, fy ralilant, yr ydwyf yn eich rhybuddio chwi i 
gadw gorchymynion Duw, ac i fod yn drugarog wrth eich cym- 
raydogion, a chenych dosturi oddi rnewn tuag at bawb ; ac nid 
yn unig tuag at ddynion, ond tuag at anifeiliaid hefyd, canys ar 
y cyfrif hwnw y bendithiodd yr Arglwydd fi, yn gymraaint â 
plian oedd fy holl frodyr yn gleifion, i mi ddianc rhag y dolur ; 
canys Duw sydd yn gwybod aracan pob dyn. 

Gan hyny, fy raldant, bydded genych dosturi yn eich yroys- 
garoedd, oblegid raegys ac yr ymddygo pob dyn at ei gymraydog ; 
ìelly yr ymddwyn Duw tuag ato yntau. 

Canys plant fv mrodyr a syrthiasant yngleifion,ac a fuant 
feirw, o herw ydd Joseph, oblegid na ddarfuasai i’w tadau dosturio 
wrtho yntau, ond fy rahlant i a gadwyd yu iach, megys ag y 
gwyddoch. 

A thra y bum ar y môr, ar dueddau Canaan, rai a aethum i 
bysgota i’m tad Jacob ; a phan fyddai llawer ereill yn boddi yn 
y mor, rayfi a gedwid yn ddiogel. 

Myfi hefyd oedd y cyntaf a wnaetli lestr pysgota i slotian ar 
y môr, canys Duw a roddes i mi ddealltwriaeth a doethineb yn 
hyny, fel y gosodais hwyl-bren yn y llestr, ac a sicrheais yr 


ÜDGORN SEION. 


127 


hwyliau yn nghanol y coed ; a chan fyned o hyd gyda y glanau, 
ini a bysgotais i deulu fy nhad, hyd oni ddaethom i’r Aifl’t. 

Ac o ran tosturi, mi a gyfranwn o’m pysgod i bob dyeitbr-ddyn 
a gyfarfyddai â mi, ac os byddai neb gwedi ei eni raewn gwlad 
ddyeithr, neu yn glaf, neu oedranns, myfi a ferwwn o’m pysgod 
ac a’i trwsiwn yn dda, ac yn ol anghenrheidiau pob dyn, mi a 
ddygwn iddynt, gan eu cysuro hwynt, a thosturio wrthynt; ac 
oblegid hyny, Duw a wnaeth i mi ddal llawer o bysgod yn y 
môr. Canys yr ii«n a roddo i’w gymroydog, a dderbyn helaeth- 
rwydd oddiwrth yr Arglwydd. 

Pura mlynedd y pysgotais, gan roddi i bob dyn a welwn, a 
gwasanaethu teulu fy nhud yn ddigonol. 

Yn atnser cynauaf y byddwn yn pysgota, ac amser gauaf y 
byddwn yn porthi y defaid gyda fy mrodyr. 

Yn awr, mi a fynegaf i chwi yr hyn a wnaethura, pan welais 
ddyn truenus yn nhrymder gauaf, a chan fod genyf dosturi tuag 
ato, mi a ddygais ddillad yu ddirgel allan o’m tỳ, ac a’u rhoddais 
i’r dyn noethlyd. 

Chwithau gan hyny, fy mhlant, cymmerwch dosturi yn gyffred- 
inol wrtli bob dyn, a dangoswch drugaredd ar v pethau a roddes 
Duw i chwi, a chyfrenwch hwynt oddiamgylch â chalon dda ; a 
bydded genych dosturi a tbrugaredd oddi mewn tuag ato ef : 
canys mi a wn na bu fy llaw i ddiog i roddi i’r hwn a fyddai 
mewn eisieu, ac i dreulio amser gydag ef yn gymmaint â darfod 
i mi rouio ychwaneg na saith o ystadau gyda’r cyíryw gau wylo, 
a’m calon yn riddfanus o dosturi tuag ato. 

Chwitliau gan hyny, fy mhlant, bydded genych ddifrifol dru- 
garedd oddi mewn i chwi tuag at bob dyn a fyddo mewn trueni, 
fel y byddo i Dduw dostuno wrthycb, a chymraeryd trugaredd 
arnoch yr un modd. Oblegid yn y dyddiau diweddaf, Dnw a 
ddenfyn ei drugaredd ar y ddaear, a pha le bynag y caffo efe 
garedigrwydd a thrugaredd oddi mewn, yno y preswylia efe ; 
deliwch sylw, canys cymmaint ag a ddangoso «iyn o drugaredd 
i’w gymmydog, cyminaint â hyny a ddengys Duw iddo yntau 
drachefn. 

Ac yna, pan ddaethom i wapred i’r Aifft, Joseph ni feddyliodd 
am ein drwg ymddygiad tuag ato ef, ond pan ein gwelodd, ei 
gaîon a gynhesodd, ar ba un edrychwch fy mhlant, a dysgwch 
anghofio niwed a wneler i chwi; cerwch y naill- y llall, ac na 
fydded i’r im o honoch feddwl am ddrwg ymddygiad y llall, 
canys hyn sydd yn t«>ri yr uiideb, yn anfoddloni cenedl, ac yn 
cythryblio y medd«l, canys yr hwn sydd yn cono y cam a 
basiodd, sydd heb ymysgaroedd trugaredd, Deliwch sylw ar y 
dyfroedd, a gwelwch y modd y golcliant ymaith y tywod pan 
fyddo y cewg a’r trawstiau yn syraud oddiwrth eu gilydd, Ac os 
i amryw ffrydiau y troir nant, y mae y ddaear yn ei sugno ì 
fyny, ac felly yn diddymu; ac felly y bydd i chwitliau os 
ym*enwch yn eich mysg eich hunain ; gan hyny, nac ymrenwcìì 
eich hunain yn ddau ben, canys nid oes ond un pen i bob cre- 


S28 


t'DGORN SEÎON. 


adur a greodcl Duw ; fe roddwyd i ddvn ddwy ysgwydd, dwy 
ìaw, a dwy droed, ond elto yr holl aelodau ydynt yn ufyddhau 
i'r un pen. 

Ond yr ydwyf fi yn gwybod wrth ysgrifeniadau fv nhadau, y 
bydd i chwi yn y dyddiau diweddaf ymadael oddiwrth yr Ar- 
glwydd,ac yrarauu yn Israel, gan ddilyn dau frenin, a gweithredu 
poh drygioni, gan addoli p"b raatli o eulunod, a’ch gelyniou a’ch 
cymmerant chwi yn garcharorinn, a chwi a eistr*ddwch yn 
mhlith y Cenedloedd mewn pob math o drueui, gorthrymder, a 
thristwch meddwl. 

Ac ar ol hyny, y cofiwcli yr Arglwydd, ac yr edifarhewch, ac 
efe a’ch dychwel chwi drachefn ; oblegid y mae efe yn drugarog 
ac yn llawn tosturi, ac nid yw efe yn myfyrio ar ddrygioni meib- 
ion dynion, o lierwydd cuawd ydynt hwy, ac ysbrydoedd cyfeil- 
íornus sydd yn ceisio eu twyllo hwynt yn eu holl weithrediadau. 

Ac ar ol hyny, Duw ei hun a gyfyd aloeh chwi oleuni cyfiawn- 
der, ac ieehyd, a thrugaredd fydd yn ei gospedigaethau ef ; ac 
et'e a wared yr holl bobl oddiwrth gaethiwed Belial, a’i holl 
ysbrydoedd cyfeiliornus, a’r lioll yshrydoedd cyfeiliornus a 
fethrir i lawr dan draed, ac efe a ddychwel y Cenedloedd i 
ddilyc ar ei ol ef, a clnvi a gewch weled Duw mewu agwedd dyn; 
canys Duw a ddewisodd Jerusalem, a Duw ydyw ei enw ef. 
Chwychwi trwy eicli geiriau drygionus, a’u liannogwch ef i 
ddigofaiut, a chwi a fwrir ymaith hyd amser cwbl gyflawnder. 

Ac yn awr, fy mhlant, na fyddwch drist o lierwydd t'y marwo - 
aeth, ac na ddigalonwch am fy mod yn ymadael â chwi ; canys 
mytì a pyfódaf drachefn yn eich mysg, megys tywysog yn 
nghanol fy llwyth, yn raysg cynnifer ag a gadwant gyfraith yr 
Arglwydd, a gorchymynion Zabulon eicli tad : ond ain y dryg- 
íouus, Duw a ddwg arnynt dân tragywyddol, ac a’i dinystria 
hwy yn dragywydd. 

Wele fi yn dychwelyd i’m gorphwysfa, fel y gwnaeth fy nhadau. 

Ac yn awr, ofnwch cbwitbau yr Arglwydd eich Duw, â’ch hoîl 
nerth, holl ddyddiau eich bywyd. 

Ac fel yr ydoedd ele yn llefaru y geiriau hyn, efe a hunodd i’w 
unig lesâd, a’i feibion a’i rhoddasant ef mewn arch, ac a’i dyg- 
asant ef yn ol i Hebron, ac a'i claddasant yno gyda’i dadau. 

TESTA M ENT D A N. 

A miaeth efe Vw blant wrth ei fanrolaeth y yn nghylch digofaint 
a didwydd. 

D:in a adawodd ddau orchjmvii 
Y ii mhtilli vi deulii a dâl eu dilyn, 

Er inwyu cilio oddiwrth ycelwydd, 

Dig a llid, a lled yiifydi wydtl. 

CopiAn o eiriau Dan, y rhai a lelarodd efe wrthynt yn ei ddydd- 
íau diweddaf, yn y bummed flwyddyn ar hugain a chaut o’i 
fywyá ) efe a alwodd ei lwyth yn nghyd, ac a ddywedodd, 


UDGÔRẀ SETON. 


Í29 


Chwi blant Dan, gwrandewch ar fy ymadroddíon, a rìioddwch 
glust i eirian fy ngenau. Mi a hoífais yn fy nghalon, ac a 
ddangosais yn fy holl fywyd y pethau sydd dda, o herwydd 
gwirionedd ynghyd ag uniawn ymddygîad sydd yn gwir foddloni 
Duw. Myfi a gaseais bethau niweidiol, inegys celwydd a dig- 
ofaint, oblegid eu bf>d yn dysgu i ddyn bob inath o ddrygioni. 

Yr ydwyf y dydd hwn yn cyfaddef i chwi fy mhlant, fy naod 
yn llawen yn fy nghalon ar farwolaeth Josepli, y gwr da uniawn 
hwnw; ae yr oeddwn yn ymlawenychu pan werthwyd ef* o 
herwydd fy nhad a’i carai yn fwy nâ nyni ; am hyny, ysbryd 
cenfigen a balchder a ddywedodd wrthyf, Yr wyt yn fab iddo 
cystal ag yntau . ac un o ysbrydoedd Belial a weithredodd gyda 
mi, gan ddywedyd, Cymmer y cleddyf hwn a lladd Joseph, a 
phan fyddo efe farw, dy dad a’th gâr dithau : dyma yr ysbryd 
cenfigenus a’m cynghorodd i ddyfetha Joseph, fel y dyfethai 
llewpard fynn. Ond Duw fy nhad Jacob ni roddodd mo hono 
yn fy llaw, ac nis gadawodd i mi ei gael ef yn unig, fel y 
dyfethwn ddwy deyrn-wialen yn Israel, trwy w’eithredu y fath 
ddrygioni. 

Ac yn awr, fy mhlant, yr ydwyf yn dywedyd î chwi mewn 
gwirionedd, oni bydd i chwi gadw eich huuain oddiwrth ysbryd 
celwydd a digofaint, a charu gv\irionedd a hir-ymaros, chwi a 
ddyfethir. 

Canys dall vw digofaint, fv mhlant, ac nis gall nn dyn digllon- 
gar edrycli yn wyneb gwirionedd, o herwydd pe baent dad neu 
|fam iddo, etto y mae yn eu cyfrif hwynt oll yn elynion iddo. 

Er ei fod yn frawd iddo, ettonid adnebydd mo hono. 

Pe bai ef brophv/yd i’r Arglwydd, etto nid ufyddha ef iddo. 

Ac er ei fod ef yn gyfaili idcìo, etto nid yw ef yn ystyried 
hyny : canys ysbryd llidiawgrwydd sydd yn ei amgylchu ef â 
maglau cyfeiliornad, gan ddallu ei lygaid naturiol ef, a thyw- 
yiiu llygaid ei feddwl ef trwy dwyll, a rhoddi iddo ef olygon o’i 
wneuthuriad ei hunan. 

Yn mha beth y mae ef yn cibddallu ei lygaîd ef ? Mewö 
casineb calon ; oblegid y mae ef yn rhoddi iddo galon hunanol 
yn erbyn ei frawd i’w groesi ef, ac i’w geníìgenu ef. 

Am hyny, fy ineibion, llid sydd beth drygionus, o herwydd y 
mae yn dyfod i fod yn enaid i’r enaid, ac yn darostwng y coríf 
ìddo ei hun, trwy feistroli dros yr enaid,ac yn rhoddi gallu i’r 
corff i wneuthur pob drygioni; a phan weithredo yr enaid, y 
raae yn cyfiawnhau yr liyn a wnelo, o herwydd nid ydyw yn 
gweled. 

Gan hyny, yr hwn sydd yn llidiog, os bydd yn wr galluog, y 
mae ganddo allu tri-dyblyg yn ei ddigofaint: un trwy gyn- 
northwy a chymhorth ei weision, un arall trw r y ei gyfoeth ; â 
pha un y mae yn perswadio dynion, ac yn gorchfygu eu hang- 
hyfìawnderau ; a’r trydydd trwy natur ei gorff, yr hwn o hono 
ei hunan sydd yn gwneuthur drygioni. 

Ac er na byddo y dyn yr hwu sydd ddigllon, ond gwr tlawd. 


130 


DDGORN SEION 


etto ei allu uaturiol ef addyblir: o herwydd yr unrhyw ysbryd 
8ydd beunydd yn gyru yn wlaen ei ddrygioni, trwy beri i’w 
weithredoedd ef ymgymharu â chelwydd. 

Ac am hyny, ystyriwch allu digofaint, ac mor ofer ydyw : 
ublegid y mae yn chwerw yn yr ymadrodd, ac yn rhodio ar 
ddeheu-law satan, fel y gweithredir ei weithredoedd ef mewn 
anffyddlondeb a cbelwydd. Canys y inae satan yn gyntaf yn 
brathu trwy ymadroddion, a phan unwaith y pigo ef yn mlaen, y 
mao yn ei nerthu ef i weithredu, ac yn blino ei ddealltwriaeth 
â chwerw bigiadau a choìledion, ac felly yn annog ei feddwl ef i 
anfesurol ddigofaint. 

Am hyny pan ddywed undyn i’ch erbyn, na chynhyrfer chwi 
i ddigofaint; neu pan ganmoler chwi raegys gw}T da, nac ym- 
ddyrchefweh, ac na’ch newidier i wantawrwydd, nac i wylltiueb 
wynebpryd; cauys pan glywo dyn beth anhoífgar gaüddo, y mae 
yn gyntaf yn brathu, ac yn cynhyrfu ei feddwl felly, hyd oni 
thybio iod ganddo aclios cybawn i ddigofaiut. 

Yn awr gan hyny, fy mhlant, os bydd i chwi syrthio i ddim 
colled, neu rwystr, na fyddwch allan o amynedd, canys y raae 
ysbryd anamyneddgar yn peri i ddynion chwennych y pethau 
a aetliant heibio, a diffygio o eisieu eu cael liwynt. Am byny, 
dyoddefwch eich colledion yn ewyllysgar, acua fyddwch aílonydd 
o’i blegid, o herwydd atíonyddwch a bair ddigofaint ac anwiredd, 
abod ag wyneb dau ddyblyg sydd ddrwg ; y raae digofaint ac 
anwiredd yn siarad y naill á’r llall, i flino y dealltwriaeth : oblegid 
pan fyddo V meddwl yn cael ei rwystro gan aufoddlonrwydd, y 
mae yr Arglwydd yn ymadael ag ef, a Belial yu cael arglwydd- 
iaethu arno. 

Gan hyny, fy mhlant, cedwch orchymynion a chyfreithiau yr 
Arglwydd, a gochelwch anwiredd a chasewch ef, fel y preswylio 
yr Arglwydd ynoch chwi, ac y cilio Belial ymaith oddiwrth- 
ych ; dy weded pob un o honoch y gwir wrth ei gymmydog, fel 
ua syrthioch mewn rhwystr yn ewyllysgar, ac felly y cewch fod 
mewn lìonyddwch, a chwi a gewch Dduw y tangnefedd, ac ni 
Iwydda rhyfel i’ch erbyn : cerwch ch\fithau yr Arglwydd holl 
ddyddiau eich bywyd, a cherwch y naill y llall â chalon gywir; 

Canys sicr genyf y bydd i chwi yn y dyddiau diweddaf 
ymadael oddiwrth yr Arglwydd, a rhodio mewn drygioni, gan 
wneuthur ffieidd-dra, drwy weithrediad ysbrydoedd twyllodrus 
ynoeh ; canys mi a ddarllenais yn ysgrifeniadau Enoch, mai 
satan ydyw eich tywysog chwi; ac y bydd i holl ysbrydoedd 
godineì) a balclìder ymegnio i osod rhwydau i taglu meibion Dan, 
i wneutbur iddyut hwy becbu o ílaen yr Arglwydd. 

Ond fy mhlant, glynwch chwi wrth Lefi, ac edrychwch arno ef 
yn rahob peth. 

Plaut Juda a gymmerant ymaitli eiddo dynion ereill, megys 
llewod, trwy gybydd-dra ; ac oblegid hyny yr arweinir chwi 
gyda hwynt i gaethiwed ; ac yno i dderbyu holl bläau yr Aifft, a 
holl ddrwg feddwl y Cenedloedd. 


ÜDGORN SEION. 


131 


Er byny, cbwi a ddycbwelwcb at yr Arglwydd, ac a gewch 
drugaredd, ac efe a’cb dwg chwi i’w le santaidd, ac a gyhoedda 
beddwch i chwi. 

Ac iachus achubiaetb a dardd allan i chwi o lwythau Juda a 
Lefi, efe a wna rhyfel yn erbyn Belial, ac a rydd i’n gwŷr ieuainc 
ni y fuddugoliaeth yn yr ymddial, efe a wared gaetbion eneidiau 
ei seintiau oddiwrth Belial, ac a dry eich anghrediniol galonau at 
yr Arglwydd, ac a rydd heddv/ch tragywyddol i’r rhai a alwant 
arno. 

A’r saint a orphwys ynddo ef, a’r cyfiawn a ymlawenycha yn 
Jerusalem newydd, yr hon a glodfora Dduw yn (lragywydd. 

A Jerusalem ni bydd mwyach yn ddil'rod, ac ni arweinir lsrael 
i gaethiwed, oblegid yr Arglwydd a fvdd yn wastadol yn mysg 
dynion yn ei ganol ef; a Sanct lsrael a deyrnasa drosoch chwi 
mewn iselder a thlodi, a’r hwn a gredo ynddo ef yn ddiau a 
deyrnasa yn y nefoedd. 

' Ac yn awr, fy rahlant, ofnwch yr Arglwydd, gochelwch satan 
a’i ysbrydion, a nesewch at Dduw, ac at yr Augel yr hwn sydd yn 
esgusodi Israel, canys efe ydyw y Cyfryngwr rhwng Duw a dyn, 
i osod tangnefedd yn Israel ; efe a saif i fyny yn erbyn teyrnas 
y gelyn, am hyny y bydd i’r gelyn lufurio i ddadymchwel pawb 
oll ar a alwant ar enw yr Arglwydd ; canys efe sydd yn gwybod 
mai pa bryd bynag y ditìano Israel, yna y bydd diwedd ar deyrnas 
I ei elynion ef : ond yr unrhyw Augel a nertha Israel, fel na ddel 
| ef i ddiwedd drwg, 

A’r pryd hyny y bydd i Israel ymadael oddiwrth anghyfiawn- 
der, a’r Arglwydd a ymwêl â’r cyfryw a wnelont ei ewyllys ef yn 
hoU leoedd Israel, 'ie, yn mysg y Cenedloedd ; a’i enw ef a fydd 
Yr Achubwr. 

Gan hyny, fy mhlant, ymgedwch oddiwrth ymddygiadau ter- 
fysglyd, a rhoddwch oddiwrthych lid a phob anwiredd yn mhell. 
Cerwch wirionedd a mwyneiJd-dra, ac edrychwch heth a glywsoch 
,gan eich tadau, a rhoddwch chwithau hyny i fyny i’ch plant, fel 
y byddo i Dad y Cenedlaethau eich derhyn chwi : canys yr 
ydoedd ef yn gywir, yn hir-ymarhous, yn addfwyn, yn isel, ac yn 
ddysgawdwr cyfraith Duw, drwy ei weithredoedd ei liun. 

Gan hyny, ymadewch â phob anghyfìawnder, fel y byddo i 
chwi lynu wrth gyfiawnder cyfraith yr Arglwydd, a chleddwch fi 
gyda fy nhadau. 

Ac ar ol iddo lefaru y pethau hyn, efe a’i cysurodd hwynt, ac a 
hunodd hûn yr holl fyd, a’i feibion ef a’i claddasant, ac a osod- 
asant ei esgyrn wrth esgyrn Abraham, Isaac, a Jacob. 

Ac megys ag y prophwydodd Dan iddynthwy, y byddai iddynt 
ryw amser esgeuluso cyfraith Duw, ac ymddyeithrio oddiwrth en 
hiliogaeth, a gwlad genedigaeth Israel, ac felly y dygwyddodd. 

(Tw barliau.) 


t’DGORN SEIOfî. 


132 


ACCROSTIC. 

-<n mhlith fy ngelyhion annhirion ’rwy'n bvtr, 

yoes neb i’m dycldnnu ond seintiau fv Nuw ; 
jflwy'n arnl inewn cystudd, annedwydd fv nod, 

^n n{*hanol blinderau Babilon wv’n bod. 
i^aint anwyl yr Iesu, nid hir byddwn gaeth ; 
q dynia Urysorfa — dihangfa a ddaeth : 
mìivw filocdd a folant, elodlorant eu Tad, — 

>-.n drelnodd y Uwybr, gwaredir ni’n rbad. 

^.mynedd sy n eisieu ar Seintiau (ag sydd 
Mr.n nghanoî eu trallodt, er dyfod yn rhydd; 
ë£ethedig a thlodion, rhai ífyddlon, llawn fi’ydd, 
^wynhant yr addewid yn sicr rhyw ddydd. 

Cjfyddion yr Iesu, cawn fendith, nii wn, 

Çjrwy roddi cynnorthwy i’r cynllun da hwn ; 

O Babilon brysiwn, ’nol cynghor ein Tad, 
Mawenydd sydd beunydd yn Seion, hoff wlad. 
Merthyr, John Argust. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Amser. — Y mae mynydvn o amser yn gyfran o fywyd, y r hwn 
nis gellir ei alw yn ol ; a bydd coffadwriaeth am dano yn ffynnou 
o lawenydd neu ynte o dristwch. 

Ni fù un dyn erioed yn golledwr wrth wneuthur da, canys er 
dichon na chaiff ei wobrwyo yn fuan, etto, yn mlien amser, 
dichon i ryw gyfyngder ddygwydd i'w ddarbwyllo fod dynion 
rhinweddol yn anwyliaid i Ilagluniaeth. 


«W. M. ,> — Ffolineb i ni dreio rhoi cyfarwyddiadau pa fodd i 
weithredu mewn breuddwyd ; mae geuym ddigon o waith i gyf- 
arwyddo dynion sydd yn gweithredu ar ddihun. Dichon y caiff 
ein brawd wybodaeth ei hun yn ei freuddwyd nesaf. 

Taliadau o Ebrill 2 h\d Ebrill 16.— Sir Aherteifi, 8s 6c ; 
Sir Ddiubych, 13s ; Sir Benfro, lOs ; Llantrisaint, 6s 6c; 
Pontytypridd, £1 12s 6c; Llanfabon, 16s; Cwmbacb, £1 ; 
Twynyrodyn, 15s ; Gog, 8s ; Caerdyf, £3 7s 44c; Aber- 
dare, £3 lOs; Dowlais, £1 18s; Hirwaun, £3 8s; Rymni, 
£2 8s 6c; Cwmnedd, 4s; Georgetown, £2 1 Is 7c ; Cefn, 17s í§c;' 
Cyfanswm, £25 14s lc. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliad.au,. am 
lyfrau, i John Dauis , Printer , John's Street , Georgctown , MeÝÌhyr- 
Tydfii: 


J, D A V IS, ARGRAFFYDD, MERTH YR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NEÜ 

^rmi g ^autt. 


Rhif. 9.] M AI 3, 1851. [Pius ìg. 


AT LYWYDDION CYNNADLEDDAU A DOSPARTH- 
WYR LLYFRAU. 

Eb ein bod amrywiol weithiau wedi rhoddi cyfarwyddiadau yn 
nghylch dyledswyddau llywyddion a dosparthwyr mewn perthyn- 
as i lyfrau Cymreig a Seisnig; etto, rhag i neb gymmeryd esgus 
yn mheilach, ar awgrymiad oddiwrth y Idywyddiaeth yn Liver- 
pool, cyhoeddwn yn ychwanegol sylwedd cyfarwyddiadau y 
Llywydd Orson Pratt, yn Star Ebrill 1, 1850, y rhai sydd yn dal 
cyssylltiad â llyfrau Cymreig yn gystal â Seisnig. 

Gwyddoch ein bod wedi dechreu cyhoeddi y symiau dyledus am 
lyfrau ar ddiwedd pob chwarter, a’n bod yn meddwl cario liyny 
yn mlaen, fel y gwneir hefyd yn y Star mewn perthynas i lyfrau 
Seisnig. 

Gellir gweled wrth y cyfrifon, fod y Cynnadleddau yn gwneyd 
cryn fusnes â’r swyddfaoedd yn Merthyr a Liverpool; a chan 
hyny, dyledswydd pob llywydd cynnadledd yw gofalu fod ei 
gynnadledd yn penodi arolygwyr i edrych llyfrau y dosparthwr 
cyfifredinol, a gweled fod ganddo ddigon o lyfrau, Stars, Udgyrn, 
&c., ar law, ar ddiwedd pob chwarter, fel ag y byddo eu gwertb, 
wedi ei ychwanegu at y symiau dyledus iddo oddiwrth yr îs- 
ddosparthwyr (sef dosparthwyr y cangenau), yn cyfateb i fîliau 
cyhoeddedig y ddwy swyddfa ucliod. 

Dylai y dosparthwr cyfiTredinol, yn union wedi gweled ei ddyled 
yn y Star a’r Udgorn, i ddanfon biliau i’w holl îs-ddosparihwyr 
9 [CYF. III. 


134 


ÜDGORN SEIO!*. 


trwy ei gynnadledd ; a dylai llywydd pob cangen fynu gweled fod 
arolygwyr yn cael eu penodi ì edrych cyfrifon dosparthwr ei 
gangen, a gẁeled fod ganddo ddigon o lyfrau ar law, neu arian, 
i ateb gofyniad y gynnadledd trwy ei dosparthwr cyffredinol. 

Bydded i’r cyfarwyddiadau hyn gael eu cario allan yn effeith- 
iol, a chadwaut ddynion gonest yn onost, a'r rhai sydd yn dueddol 
i fod fel arall, rhag gwneyd llawer o niwed; a chan raai “ punc- 
tuality is the soul of business," boed i’r taliadau oddiwrth yr ìk- 
ddosparthwyr i’r dosparthwr cyffredinol fod mor fynych ag y bo 
yn gyfleus, a’r taliadau oddiwrth y dosparlhwyr cyffredinol i 
Lirerpool ac yma mor rlieolaidd ag y byddo posibl. 

Yr oedd tyb wedi ei choleddu, yn ddiweddar, i ryw raddau, yn 
mhlith y dosparthwyr, mai ddiin ond unwaith y chwarter yr 
oeddym ni a’r swyddfa yn Liverpool yn gofyn tal; yn awr, na 
oholedder tyb felly etto,canys nid oes un ddysgeidiaeth felly wedi 
deillio oddiwrthym ni nac O. Pratt. Yr ydyrn yn erfyn taliadau 
bob dwy neu dair wythnos, a setliad hollol bob chwarter am yr 
holl lyfrau gwerthedig ; a phe ymdrechai y cynnadleddau i dalu 
am y llyfrau, & c., a fyddo ar law y dosparthwyr ar ddiwedd pob 
chwarter, byddai yu dra chyfleus i ni, ac hefyd galluogai ni i 
barhau mor rheolaidd yn ein taliadau i ereill, ag y dymunem i’n 
dosparthwyr fod tuag atom niunau. 

Er rhwystro llyfrau i bentyru gormod ar law y dosparthwyr, 
dylai pob cangen wneyd ei goreu i werthu yr hyn y mae yn 
dderbyn. trwy y dosparthwr cyffredinol, o’r gwahanol swyddfa- 
oedd, trwy eu cadw ar werth yn nghyfarfodydd cyhoeddus y Saint, 
a rhywle arall os gellir. 

Hefyd, bydded i bob cangen gadw ar werth y llyfrau rhwym, 
yn gystal â’r Stars, Udgym, a thraethodau, ac nid aros hyd nes 
y gelwir am danynt cyn anfon at y dosparthwr cyffredinol. 

Ffordd ragorol i ddosparthu Udgyrn, Stars, traethodau, &c., yw 
rhoi rhywfaint o honynt i’r henuriaid teithiol, i’w gwerthu ar 
ddiwedd eu cyfarfodydd mewn lleoedd newyddion, lle nad oes 
dosparthwyr wedi eu sefydlu, ac nid ydym yn ammau na fydd 
llftwer i ddyn gonest yn falch i gael eu prynu. 



UDGORN 8EION. 


ÌSÒ 


Wrlh derfynu, taer erfyniwn ar y dosparthwyr i ddarllen y 
** Taliadau ,, pythefnosol yn yr Udgorn a’r Star, mor fuan ag y 
deuant i’w Uaw, ac edrych os yw y swm a dalasant wedi ei nodi 
yn gywirj ac os na fydd, am ein hysbysu yn ddioed, fel y gellir 
diwygio y carnsynied. Gall camsyniadau felly ddygwydd ar 
droion, a gobeitlìiwn y gwna y dosparthwyr yru atom, fel y byddo 
pob peth yn iawn. Hefyd, dylai pob dosparthwr rifo pob peth 
yn eî sypyn cyn dechreu ei ddosparthu, er gweled os bydd y rhif 
yn gy wir, ac os na fydd, rliodded wybod i’r swyddfaoedd, nen i’r 
cyfryw a’i danfonodd. Gofaler hefyd i gymharu y biliau, ac yna 
ni fydd acbos bod un camsynied o un tu. Yn awr, nid yslyrir 
neb yn addas i lywyddu na dosparthu, oni yradrecha wneyd yn ol 
y cyfarwyddiadau ucbod. 


4í SIOMIANT MORMONIAETH” — LLYTHYR HENRT 
WILRINS. 

Mae y Bcilyddiiür , am Ebrill, 1851, yn cynnwys llythyr oddiwrth 
Henry WilUins, o St. Louis, America, at ei dad, sef y Parch. Jas. 
Wilkins, Georgetown, JNIerthyr, yn darlunio Siomiaut Mormon- 
iaeth.” Mae Henry Wilkins, yn ol geiriau ei clad ar odreu y 
lHthyr, yn “ facbgenyn dwy ar bymtlieg oed, yr hwn a hudwyd 
ac a dwyllwyd gan y Mormoniaid, neu y bobl a gam*enwant eu 
hunain yn Seintiau.*' Hwyliodd gyda’r Saint o Liverpool ar y 
17eg o Hydref, J850, tua New Orleans, yn mhlith oddeutu 416 o 
ymfudwyr, o ba yr oedd oddeutu 101 yn Wyddelod, y rhai oedd- 
ynt ar wahan yn y llong oddiwrth y Saint. Yr oeddem ni yn 
adwaen y bachgen uchod yn eithaf da ; canys bu ein dwylaw ar 
ei ben, a dymuuasom ddaioni iddo. Nid nemawr fisoedd, er 
hyny, y hu cyn cytìawni pechod na chwennychem ei enwi, am ba 
un y cafodd faddeuant. Ymddangosodd wedi hyny yn selog an- 
ferol,a cblywsom ni a channoedd ereill ef yn tystiolaethu yn 
Nghangen Merthyr, ei fod yn gwyhod ei fod yn aelod yn Eglwys 
Iesu Grist, ac nad oedd neb yn iawn ond y Saint. Yr oedd ei 
dad, meddai efe, yn gwabardd iddo ddod i’w dŷ, o herwydd ei 
grefydd. Yn fuau ar ol hyn, daeth awydd arno i ymfudo, a chaf- 
odd ganiatâd i hyny ; ac felly y bu, Ond yn awr, wedi myned 
mor bell â St. Louis, dywed, “ Cymmerais fy nhwyllo gyda rhai 


136 


CDGORN SEJON. 


ereill. ,, A pha beth yw y twyll, tybied ? Caiíf llytbyr y bacbgCT» 
ateb. Dyfynwn a ganlyn : — 

“Yr oedd llawer iawn o Irish gyda ni y sef oddeuta 10 1 o 
honynt, pa rai a barasant i ni fiinder mawr iawn, yn gymmainî 
a'u bod yn lladrata ein bwyd oddiar y tân, sef y lle oedd gyda ni 
i gookan ein bwyd. Bum i, a llawer iawn ereiH, yn byw ar flawd 
ceirch a dwfr, ac ychydig o rice wedi ei ferwi, yn gymraaint ag 
nas gallasem fwyta’r biseuits , pa rai oeddynt inor galed â cheryg. 
Yr oeddem yn eu gosod mewn dwfr Iwymn i suctho, ond yr oeddynt 
yr un fath wedi hyny. Yr oedd îlawer iawn yn llefain, gan 
na allasent goel bwyd i fwyta yn lìe bwyd y llong, a llawer yn 
gofidio eu bod wedi dyfod o dref, a gadael lle cysurus í ddyfod y 
ffordd yma. Dyma wirionedd i chwi, fy anwyl dad. Y mae 
llawer un gyda chwi yna yn meddwl mai bywioliaeth dda iawn 
sydd ar y môr i’r passenyers, ond yn wir y maent yn camsynied 
yn fawr. Yr oeddynt yn dweyd yn Lirerpool, sef ÎVilliam Phil- 
lips, ynghyd â’r holl rai oedd gydag ef, wrthym ni, y rhai oeddem 
yn myned dros y môr, fod gyda ni fwyd am ddeg wythnos, pe 
byddem ar y môr gymmaint â hyny — fod Orson Pratt wedi gofalu 
am danom, ara i ni beidio a meindio; ond anwiredd o’r mwyaf 
oedd hyny, fel rhywheth aralî a ddywedodd efe. Nid oedd gyda 
ni ddim ond bwyd cliwech wythnos, a dyna beth daywedodd y 
cadbeu ; ac ni a gawsom welcd hyny helyd, yn gymmaint â bod 
y bwyd yn darfod. Daethom â ìlawer o fwyd o Lirerpool, neu 
nis gwn i ddim betli a wnelsem yn wir. * * * Y mae 

llawer un a ddaethal yn ol pe bai ganddynt fodd i ddyfod ; felly 
finnau hefyd, fy anwyl dad, yr un modd, pe byddai genyf ddim 
ond pum punt neu chwech i ddyfod ; ond yr wyf heb ddim mewn 
gwlad estronol, ac y mae yn anmhosibl i gael gwailh yma y 
gatiaf o herwydd ei bod mor oer. Nis gwn beth a eill agor yn yr 
haf i mi ac amryw ereill. Yr wyf yn meddwl am danoch chwr 
hyd nes y mae llawer o ddagrau yn treiglo dros fy wyneb. O na 
allwn weled eìch gwyneb etto, fy anwyl dad; ni fyddaf mor ffol 
á gwrando ar y gau-brophwyd etto.’’ 

Mae yn rhyfedd fod yn rhaid i ni sylwî ar beth mor wael. Yr 
oeddym wedi gweled y llythyr uchod cvn ein rhifyn o’r blaen, ac 
wedi ei ystyried yn annheilwng o sylw; ond wedi liyny deallasoro 
fod rhai crefyddwyr yn ein eymmydogaethau yn gwneyd crya 
ddefnydd o hono, a meddyliasom mai gwell oedd sylwi ychydig 
arno yn yr Udgorn, a gyru copi i'r Bcdyddiwr. 

Yn y llythyr ucltod, y peth cyntaf sy’n gwnej'd y Saint yn 
dwyllwyr, yw fod y Gwyddelod yn lledrata eu bwyd. Yr ail beth, 
yw fod y bachgen, a llawer ereîll, yn byw ar flawd ceirch a dwfr, 
ao ychydig o rice wedi ei ferwi, gan nas gallent fwyla’r liscuits , y 
rbai oeddynt mor galed a cheryg,er eu gwlychu mewn dwfr twym* 



UDGOR'N SEION. 


ÎSÎ 


Twy glywodd son arn fara felly o'r blaen ? rhaid mai ceryg oedd 
y pobydd yn Liverpool wedi roddi i’r Saint. yn lle bara; canyt 
fe dynerai hyd y nod fara esgyrn raewn d»fr twyran. Y trydydd 
peth sy’n gwneyd y Saint yn dwyllwyr, yw fod lîuwer iawn yn 
llefain, o eisieu bwyd yn lie bwyd y liong. Draain o honynt, 
nid oeddynt yn ddigon newynog, efallai. Y twyll nesaf, yw fod 
Wilìiara Phillips, a’r holl rai oeild gydag ef, yu dweyd fod bw^d 
deg wythnos yn y llong. Dywedasant yn iawn, canys nid yw v 
íìywodraeth yn caniatâu i un siartrwr llong i Ogledd America, i 
fyned heb fwyd deg wythnos ; ac os na fyddis hyny o amser ar y 
•daith, dychwelir y gweddill o’r bwyd i’r siar-trwr. Os nad oedd 
rawy na chwech wythnos o fwyd ar y llong, mae y llywodraeti» 
wedi dyoddef i’r Saint gael eu twyllo. Ond, aroswch dipyn, ni fu 
y llong heb ddigonedd o fwyd,yaiol llythyr y bachgen. Pura 
wythnos a phedwar diwrnod y buont ar y mêr ; a chan i’r bach- 
; gen, “ a llawer iawn ereill,’’ fod yn by w ar íiawd ceirch a dwfr, a 
rice, rhaid fod llawer o fara a phethau ereill yn ngweddill gan- 
ddynt. A chadarnheir hyn gan lythyr llywyddion y llong, sef J. 
Morris a D. Evans, canys dywedant, “ Y utae genym bum wyth- 



[344). Yr oedd yr hyn a ganlyu o fwyd i bob un mewn oedran : — 
25 pwys o fara raôr, 10 pwys o gàn, 30 pwys o rice, 50 pwys o 
üawd eeirch, 10 pwys o gig inoeh hallt, 5 pwys o siwgr, 5 pwys o 
driagl, 1| pwys o dê, 3 phwys o ymenyn, 2 bwys o gaws, ac nn 
peint o winegr; a hanner hyny i blant dan 14 oed. Os oedd 
eisieu rhyw fwyd arall ar y baehgen, dylasai fod wedi ei brynu ei 
hunan, fel y rhybyddiwyd pawb i wneyd. 

Y twyll olaf a enwir o eiddo y Saint yw, fod yn amnhosibl i 
^gael gwaith yn yr America y gauaf, o lierwydd ei bod raor oer. 
Dichon fod anliawsdra .ar droion i rywrai sy’n llefain ar ol eu 
rhieni, fel bacbgen Mr. Wiltins; pwy roddai waith i rywun hir- 
aethog felly ? Mae yr holl lythyron a welsom ni o St. Louis, yn 
tystio yn w'ahanol hollol i Henry Williius — nid oes neb wedi 
methu cael ei foddloni ond efe ; a dichon mai rhyw drosedd neu 
anufydd-dod ynddo ef, sydd wedi ei arwain i ysgrifenu cymmaint 
o ffolineb. Ond pe byddai yn anhawdd cael gwaith yn St. Louis- 
nid yw hyny yn profi dim o dwyll y Saint, nac ychwaith nad yw 
yinfudo i Ddiuas y Llyn Halen yn waith da. Cymmaint â hyna 
j3à breeennol ynghylch y bachgen a’i lytbyr. 


138 


ÜDGORI* «EIOW. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARIÎH, 
SEF MEIBION JACOB. 

[Parhad o dud, 131.] 

TESTAMENT NAPHTALl. 

Nnphtali yw yr b«n sy’n dywedyd 
Wfthyt ti. a’i blant trwy'r hull-fyd, 

Ani gyd-rodio inown daioni, 

Yn y rheol a roed iti. 

Copiad o Destament Naphtali mewn perthynas i’r pethao j aon- 
iodd efe am danynt yn niwedd ei amser, yn y ganfed a'r ddeu- 
ddegfed ar hugain o âynyddoedd ei einioes ef. Yn nyfodìad er 
blant ef i’r un inan, ar y pedwerydd dydd o’r seithfed mis, ac etto 
yn ei iechyd, a orchymynodd wneutbur gwledd gostfawr, a 
pharotoi ymbeuthynfwyd. Y bore pan ddeflfrodd efe o’i gwsg, o 
herwydd ei fod ef wrth ddrws marwolaetb, efe a folodd yr 
Arglwydd yr hwn a’i nerthasai ef, ac a ddechreuodd lafam 
wrthynt lel hyn ; 

Fy mhlant, rhoddwch glust i Naphtali, gwrandewch eirau eicb 
tad. Fe’m ganwyd o Bilha, ac o herwydd i Hahel ymddwyn 
yn gyfrwys wrth roddi Bilha i Jacob yn lle ei hun; a Bilha a 
eagorodd aruaf fi ar liniau Rahel ; am hyny i’m gaîwyd Naph- 
tali; & Rahel a’m carodd, am fy ngeni ar ei gliniau; hi a’m 
eusanai pan oeddwn yn fychan, ac a ddywedai, Duw a wnei i 
mi weled brawd i ti allan o’m croth megys tydi. O» herwydd pa- 
ham Joseph oedd debyg i mi yn mhob peth, yn ol erfyniad 
Rahel. 

Bilha, fy raam, oedd ferch Rotheus, hrawd Debora, maromaeth 
Rebecca, a hi a aní’sid aryr un diwrnod a Rahel. Rotheu9 oedd 
Galdead, o genedl Abraham, yn addoli Duw, yn w» rhydd ar- 
ddorchog. 

Ond pa fodd bynag, yn gymmaint a’i fod ef gwedi ei gymrner* 
yd yn garcharor, Laban a’i prynodd, ac a’i priododd â inorwyn 
gaeth iddo, a’i henw oedd Efe, yr hon a ymddyg iddo fab, yr 
hwn a alwodd efe Zeliphas, yn ol enw y castelí yn mha un ▼ 
daliesid ef. Yn ol hyny, hi a ymddyg Bilha, hon pan ei ganwyd 
» elwid gan ei mam, Y forwyn Dewydd brysur, o herwydd ei bod 
yn brysur ar y fron pan ei ganwyd. 

Ac o herwydd fy mod mor fuan ar fy nhraed â charw, fv nhad 
Jacob a’m hapwyntìodd i redeg i bob achosion a negesau, ac a’m 
bendithiai dan yr enw carw. 

O herwydd megys ag y gŵyr y crochenycld pa faînt a gynnwyt 
ei lestr ef, ac a dymhera y maintioli o’r clai ar ol hyny, felly r 
loae’r Arglwydd yn gwneuthur corflf dyn yn gyfaitebol i’r Ysbryd 
a drefno efe ynddo, ac yn cymhesuro yr ysbryd at allu y corff, 
fel nad oes ragor o anghymmesurdeb rhyngddynt; o herwydd holÉ 
greaduriaid yr Arglwydd a wnaed wrth bwysau, wrth fesur, & 
threfn. 


l'DOORR 8EION. 


139 


Ac megys ag y mae y crochenydd yn gwybod gwasanaeth pob 
nn o honynt, i ba beth y tnaent gyramesuraf ; felly y mae y» Ar- 
glwydd yn adnabod y corfF, pa cynbelled y mae ef yn gwmhwysi 
(ldaioni, a pha bryd y mae ef yn dechreu tnewn drygioni. 

Canys nid oes un creadur rhesyraol nac afresymol, nad ydyw 
yr Arglwydd yn ei adnabod ; canys efeii greodd yr holl ddynion 
ar ei ddelw ei hun. 

Ac fel y byddo nertb gwr, felly y bydd ei waith ef. 

Ac megys ag y byddo ei ewyllys ef, felly y bydd ei weithred. 

Ac fel y byddo ei ddyfais, felly y bydd ei weithrediad. 

Fel y bydd ei galon ef, felly y bydd ci enau. 

Fel y byddo ei lygaid ef, fellv V bydd ei siarad. 

Naill ai ara gyfraith yr Arglwvdd,ai nm gyfraith Belial. 

Gwelwch pa ragoriaeth sydd rhwng goleuni a thywyllwch, neu 
rhwng gweled a chlywed; y cyfryw sydd mown gwr a gwraig. 

Ac ni ddylid dywedyd fod dim chwerwder mewn un peth, nao 
yn yr wyneb, nac tnewn dim o’r fath bethau ; oblegid Duw a 
wnaeth bob peth yn dda yn ei reol, neu ei raddau ei hunan ; efe a 
osododd hump o synwyrau yn y pen, ac a gyssylltodd y pen 
wrth y gwddf, ac a’i gorchuddiodd ef â gwallt, yn ogoniant iddo. 

Ac yn lühellach, efe a ddarparodd y galon i ddoethineb, a’r hol 
i waghau yr ysturaog, y ddwyfron i iechyd, yr afu i ddigofaint, 
ybustl i chwerwder, y ddueg i chwerthiniad, yr arenau i gyfrwysder, 
y lwynau i nerth, yr asenau i degweh, a’r had i rymusrwydd. 

Ac felly, fy mhlant, gwnewch bob peth mewn trefn, ac yn ofn 
Duw, ac na wnewch ddim yn ddi-reol mewn gwawd, nac ychwaith 
allan o’i amser cyfaddas. Canys nis gall llygaid anianol ei weled, 
ac ni ellirchwaith wneuthur gwaith y goleuni yn y tywyllwch. 

Am hyny, na phrysurwch i ddifwyno eich gweithredoedd trwy 
gybydd dod, nac i dwyllo eich eneidiau â siarad ífolineb : canys 
trwy gadw dystawrwydd gyda chalon lân, y byddwch yn abl i 
wneuthur ewyllys Duw, ac i fwrw yroaith ewyllys y diafol. Yr 
haul, y lleuad, a’r sêr, nid ydynt yn tori eu rheol ; felly, na 
thorwch chwithau gyfraith Dmv yn rheol eich gweithredoedd. 

Y Cenedloedd, trwy fyned ar gyfeiliorn, a gadael yr Arglwydd, 
a newidiasant eu trefn, ac a ganlynasant foncyffion, meini, ao 
ysbrydio» cyfeiliornus. 

Ond na wnewch chwi felly, fy mhlant, gwybyddwch mai eich 
nnig Dduw sydd Arglwydd yn yr wybrenau, ac ar y ddaear, yn y 
môr, ac ar yr holl greaduriaid, canys efe yw eu Gwneuthurwr 
hwynt. 

Ac na fyddwch dehyg i Sodom, yr hon a newidiodd reol ei 
naturiaeth ; a hwynt-hwy y rhai a felldithiodd Duw yn y diluw, 
gan wneuthur y ddaear yn angbyfannedd ac yn ddiffrwyth, er eu 
mwyn hwynt. 

Fy mhlant, yr ydwyf yn dywedyd y pethau hyn, o herwydd i 
mi ddarllen yn santaidd ysgrifeniadau Enocli, y bydd i chwithau 
hefyd ymadael oddiwrth yr Arglwydd, a rhodio yn annuwioldeb 
Sodom, a’r Arglwydd a ddwg gaetbiwed arnoch chwi, fel y 



140 


UDGORN SEION. 


gwasanaPthoch eich gelynion, ac y’ch gorthryraer â phob math 
o gystudd, a phoen,hyd oni dditìanner chwi yn gwbl oll. 

A plian wueler chwi yn ychydig, ac yn anara), chwi a ddy- 
chwelwch at yr Arglwydd, a chwi a adnahyddwch eich Duw, ac 
yntau a’ch dwg chwi drachefn i’ch tir eich hunain, yn ol ei 
amryw drugareddau. 

A bydd, pan ddelont i wlad eu tadau, yr anghofiant yr Arglwydd 
drachefn, ac ymddwyu yn annuwiol, fel y byddo i’r Arglwydd 
eu gwasgaru hwynt ar hyd wyneb yr holl ddaear, hyd oni ddelo 
Gwr yn nhrugaredd yr Arglwydd,yr hwn adywallt allan drugar- 
edd a chyfiawnder ar yr holl bobl, yn gystal yn mhell ac yn 
agos. 

Canys yn y ddeugeinfed flwyddyn o’m bywyd, ar fynydd yr 
olewydd, o’r tu dehau i Jerusalera, mi a welais yr haul a’r lleuad 
yn sefyll i fyny yn llonydd, ac wele Isaac, tad fy nhad, addywed- 
odd wrthym, Deuwch yma yn brysur,a chyramered pob un ei 
afael yn ol ei allu,oblegid fe ellir dal yr haul a’r lleuad. A 
nyni a ddaethora yn nghyd i gyd, a Lefi dan redeg a ddaliodd 
yr haul, a Juda gan neidio i fyny, a gymmerth afael yn y lleuad, 
a hwynt hwy ill dau a ddyrchafwyd i fyny wrthynt. 

A phan ddaeth Lefi fel yr haul, rhyw wr ieuanc a roddodd 
iddo ddeuddeg cangen o balmwydd, a Juda a ddyscleiriodd fel y 
lleuad,a deuddeg trawstydoedd dan ei draed ef ; a Lefi a Juda 
gan redeg ynghyd, a welsant y naill y llall. 

Ac wele, tarw ydoedd ar y ddaear, a chanddo gyrn mawr, ac 
adenydd eryr ydoedd ar ei gefn, a nyni a geisiasom ei ddal ef, 
eithrnis gaîlem ; ond Joseph gan lamu o’n blaen, a’i daliai ef, ac 
a ymddyrchafai i fyny arno ef. 

Ac wele, ysgrifen santaidd a ymdangosodd i ni, yn dywedyd, 
Yr Assuriaid, Mediaid, Elemitiaid, Geilathitiaid, a’r Caldeaid, 
a ddaliant deymwialen Israel mewn caethiwed. 

Ac ar ol hyny, yn mhen y saith mis, y gwelais ein tad Jacob 
yn sefyll ar fòr Jamma,a’i feibion gydag ef; ac wele long yn dyf- 
od heibio, yn llawn o gig syeh, heb na morwr na llywydd, ac ar y 
llong yr ydoedd yn ysgrifenedig, Jacob, a’n tad a ddywedodd wrth- 
ym, Gadewch i ni fyned i’n llong ; a phan oeddym ynddi, tymhestl 
greulon a gododd, gan wynt chwerw nerthol, a’n tad yr hwn yd- 
oedd yn dal y Uyw, a ddiangodd oddiwrthym, a ninnau yn cael ein 
coethi gan y tywydd, a fwriwyd i’r môr, a’n llong alenwyd â dwfr, 
a’r tywod a gurodd, ac a dorodd arnom o bob tu : a Joseph a 
ddiangodd allan yn y cwch, a nyni oll a wasgarwyd ar ddeuddeg 
astyllen ; a Lefi a Juda oeddynt yn ein plith; ac felly y'n gwas- 
garwyd ni i bob porth, a Lefi a wisgwyd â sach-liain, ac a weddiodd 
drosom oll at yr Arglwydd ; a chyn gynted ag y gostegodd y dym- 
hestl, y llong a ddaeth yn brysur i dir, ac wele ein tad Jacob a 
ddaeth, a ni a lawenychasom oll ynghyd o un feddwl. 

Myfi a adroddais i’m tad y ddau freuddwyd hyn,ac efe addywed- 
odd wrthyf, Y pethau hyn sydd raid eu cytìawni yn eu hamser, ac 
Israel sydd raid iddynt oddef llawer o bethau. Yna efe a ddywed- 


CDGORN SEION. 


141 


odd yn mhellach, Yr ydwyf yn credu fod Joseph etto yn fyw, can- 
ys yr ydwyf yn gweled fod yr Arglwydd yn wastadol yn ei gyfrif 
ef gyda ni. Ac hefyd, efe a ddywedodd, yr ydwyf fi yn dy weled 
di, ond nid wyt ti yn gweled Jacob, yr hwn a’th genedlodd. Ac 
yn wir efe a wnaeth i mi wylo ar y geiriau hyny, a’m hymysgaroedd 
a ennynodd o’m mewn, i ddadguddio iddo ef ddarfod gwerthu Jos- 
eph, ond er hyny yr oeddwn yn ofni fy mrodyr. 

Wele, fy meibion, myfi a ddangosais i chwi yr amseroedd diw- 
eddaf, a’r holl bethau a wnelir yn Israel. 

Chwithau, gan liyny. gorchymynwch i’ch pla»t fod yn gym- 
mwynasgar i Lefi, ac i Juda; canys oddiwrth Juda y tardd i fyny 
iachawdwriaeth daionus i Israel, ac yuddo ef y bendithir Jacob, 
canys trwy ei deyrnwialen yrÿmddengys Duw, ac a breswylia yn 
mysg dynion ar y ddaear, i waredu praidd Israel, ac i gasglu y 
cyfiawn oddiwrth y Cenedloedd. 

Fy mhlant, os gwnewch yn dda, dynion ac angylion a'ch clod- 
forant, ac a’ch bendithiant, a Duw a ogoneddir o’ch plegid chwi yn 
m . vs S Y Cenedloedd; y diafol a ffy ymaith oddi wrthych, a’r 
bwystfilod a’ch arswydant, a’r angylion a’ch derbyniant; megys 
fel pe bai gwr yn dwyn i fyny ei blentyn yn dda, mae y plentyn 
yn ymdrechu, bob amser, i fod yn ddiolchgar, ac i feddwl am 
hyny ; felly am waith da, mae coffadwriaeth da gyda Duw. 

Ond ara yr hwn nid y w yn gwneuthur yn dda, dynion ac ang- 
ylion a’i melldithia, a Duw a ddianrhydeddir trwyddo ef yu mysg 
y Cenedloedd, a’r diafol a’i meddianna ef megys llestr priodol, ac 
offeryn iddo ei huc: a’r Arglwydd a’i casâ ef. Canys gorchymyn- 
ion y ddeddf ydynt o ddau fath, ac a gyflawnir mewn gweithred, 
canys y mae tirnser i wr ymgyradeithasu â’i wraig, ac amser i beid- 
io â hi, fel y byddo iddo ymroddi i weddio. Y mae dau orch- 
yrayn a genedla bechod, oni wneir hwynt yn eu pryd a’u trefn, ae 
feliy y mae yn y gorchymynion ereill. 

Gan hyny, byddwch ddoethion a deallus yn yr Arglwydd, gan 
adnabod rheol ei orchyraynion a’i gyfreithiau ef yn mhob peth, 
fel y byddo i Dduw eich caru chwi. 

Ac wedi iddo orchymyn iddynt lawer o bethau o’r fath, efe a 
ddeisyfodd arnynt fyned a’i esgyru ef i Hebron, a i gladdu ef wrth 
ei dadau ; ac felly yn bwyta ac yn yfed â chalon laweu, efe a 
orchuddiodd ei wyneb, ac a fu farw : a phlant Naphtali a wnaeth- 
aut bob peth megys agy gorchymynodd iddynt. 

(I’w barhau ) 


BEDYDDIAD DAU O WEINIDOGION AC EREILL, YN 
TREAMAN, GER ABERDAll. 

Mr. Gol., — Diau na fydd yn lawenydd mawr gan y Saint ac 
ereill, weled yr hanes a gaulyn yn ymddangos trwy gyfrwng eich 
gouiarus Udgorn : — 



142 


ri)QORN tEION. 


Ar ddjdd Sul, y 27ain o Ebrill, djwedir fod oddeutu 2000 o 
drigolion wedi jmgasglu i làn yr afon er gweled yr ordinhad o 
fedjdd jn cael ei gweinyddu. Dechreuwyd y cjfarfod trwy 
ganu a gweddio, yna galwodd y Llywydd Wm. Phillips ar David 
Rees (yr hwn oedd hyd yn ddiweddar yn bregethwr efo’r Bedydd- 
wjr) i anerch y gynnulleidfa, jr hyn a wnaeth fel y canl jn : — 
“ Anwyl wrandawwyr, yr ydych yn dyrfa liosog wedi ymgasglu, 
ond nis gwn beth yw eich dybenion; ond fy nyben i yw ufydd- 
hau i Tesu Grist heddyw. Yr wyf wedi bod yn grefyddol am 
flynyddau gyda yr enwad parchus o Fedyddwyr, ac yn bregethwr. 
Bum yn ymdrechu yn onest, ac yn gweddio ar Dduw am gael 
o’r addewidion a welir yn yr ysgrythyrau santaidd ; methais a 
cliael dim o bonynt hyd yma, ac yr wyf yn tystio yn ngwydd y 
Nefoedd nad ydynt i’w cael gan neb o grefyddolion yr oes hon, 
o herwydd y maent hwy oll yn eu gwadu ; ond, fel y dy wedais 
lawer gwaitb o'r blaen, yr wyf wedi cael pleserau gyda chrefydd, 
©nd ni chefais gyflawniad o’r addewidion. Yr wyf yn awr yn 
penderfynu ymuno â’r Saint(canys y maent hwy yu eu haddaw), 
gan lwyr gredu y derbyniaf hwynt. Terfynaf yn awr, gan 
gymmeryd fy medyddio er maddeuant o’m pechodau, a’r Duw 
raawr a’ch bendithio chwi oll, fel y deloch ar fy ol, y w fy ngweddi. 
Amen.’’ Dyna gynnwysiad ei leferydd, Yna galwyd ar D. L. 
Jones(yrhwn a fu am flynyddau yn weinidog parchus gyda j 
Bedyddwyr), i anerch y dorf, yr hwn ddywedodd fel hyn : — “ Yr 
wyf yn eich caru chwi oll o’ra calon. Y mae yn day ajler date i 
neb i’m digaloDÌ trwy fy ngwawdio; yr wyf wedi bod yn wein- 
idog parchus gyda y Bedyddwyr am lawer o flynyddau. Ac yr 
oeddwn yn proffesu fod genyf awdurdod, ond yn awr yr wyf 3'n 
gweled fy ngharasynied ; canys ar ol chwilio trwy hanesyddiaeth 
yn ol hyd y nawfed ach, cefais fod y linh wedi tori ; yna canfyddaia 
fod yn anmhosibl i’r awdurdod ddod o’r ddaear, a bod yn 
rhaid iddi ddod o’r nefoedd drachefn; a phwy oedd yn addasach 
nag angel i’w hadferyd hi ? Yr wyf yu penderfynu myned yn 
blenlyn bach o’r newydd trwy yrauuo âr Saint. Ac yr wyf 
tystio yn ngwydd y Nefoedd fy mod yn credu fod awdurdod yu 
meddiant Saint y Dyddiau Diweddaf. Rhoddaf yn awr fy 
hunan yn gyfan-gwbl i Dduw, a deuwch chwithau gyda 
mi ; ua ofalwch eich bod wedi gwisgo eich dillad goreu, deuwch, 
a gwisgwch Grist am danoch, trwy gymmeryd eich bedyddio 


rpooR* BEloy. 


143 

gyda rni, fel y gallom ddywedyd Abba, Dad, canys yr tryf ara 
adnabod Duw fel y gallwyf ddywedyd fv Nhad wrlho ; a bydded 
i gannoedd sydd yn ymofyn gwir grefydd i ddyfod ar fy ol yn 
fuau. Bendithied Duw chwi oll.” Dyna gynnwysiad ei eiriau. 

Yna, anerchodd y Llywydd Phillips y dorf fel y canlyn : — “ Yr 
hwn a ewyllysio fyw yn dduwiol yn Nghrist Iesu, a erlidir.’ ' 
Mae y bobl hyn wedi bod, er ys blynyddau, yn ewyllysio byw yn 
dduwiol,trwv gofleidio yr egwyddorion a welir yn yr ysgrythyrau ; 
ac am hyny y torwyd hwynt allan o gymmanfa y Bedyddwyr, 
heb gael cymmaint â chaniatâd i amddiffyn eu huuain. Nid wyf 
yn beio y Bedyddwyr oll, canys y raae cannoedd o ddynion da 
gyda hwy, fel pob enwad arell; y rhai drwg yr wyf yn gyhuddo. 
Mae yn rhaid i bawb sydd am fyw yn dduwiol i ddyfod allan o 
blith y rhai drwg i deyrnas Dduw, i fwynhau dawn yr Yebryd 
Glân. Yr ydym wedi ymgynnull yma heddyw i weinyddu ordin- 
hadau ty Dduw ; a phwy bynag a wna ddirmygu y pethau hyn, 
cofied mai nid dyn y mae yn ei ddirmygu, ond Duw, yr hwn 
âydd yn y nefoedd." Llefarodd yn awdurdodol, a therfynodd. 
trwy dystiolaethu fod yn rhaid i bob dyn yn mhob tnan, i edifar- 
hau ara ei bechodau, a chyrameryd ei fedyddio yn enw Iesu 
Grist, er maddeuant, gan un o’r Saint. 

Yna D. L. Jones(ZteM>i Elfed ), David Rees, a thri o’u baelodau, 
a fedyddiwyd gan y Llywydd Phillips, ac ymddygodd pawb yn 
/oneddigaidd. Yr oedd oddeutu ugain wedi addaw ufyddhau, ond 
daeth rhyw aragylchiad i’w rhwystro; eithr y raaent i ddyfod 
•tto, a llawer gyda hwynt. 

Am ddau, trwy ganiatâd Mr. D. L. Jones, yn ol yr haw] a 
feddai, cynnaliwyd cyfarfod yn y Capel y bu efe yn weinidog 
ynddo. Yr oedd y capel mawr yn orlawn, ac eisteddai y brawd 
Phillips yn nghadair y gweinidog. Wedi agor y cyfarfod, a 
gosod dwylaw ar y bedyddiedigion, ordeiniwyd D. L. Jones a 
D. Rees yn offeiriaid, dan ddwylaw W. Phillips a J. Davis; ac 
wedi hyny anerchodd Phillips y cyfarfod yn Gyroraeg, a Davi» 
yn Saesneg. Am chwech drachefn, pregethodd y brawd Phillip» 
yn dra effeithiol, yr byn a derfynodd waith y dydd. Bydded i 
fendith Duw fod ar y cyfan a gymmerodd le, a boed i luoedd yu 
y lle uchod ufyddhau i’r gwirionedd ar frys. 

Yr eiddoch yn yr efengyl, 


R. M. 



ÜDGORN SfilON. 


144 

AWGRYMIAD CAREDIG IR SAINT HYNY A FWRIAD* 
ANT YMWELED A’R BRIF-DDINAS YN YSTOD 
YR ARDDANGOSIAD. 

Bydd dyfodiad dyeithriaid o blith amrywiol genedloedd y byd 
gwareiddiedig mor ddirfawr, fel, yn ol pob tebygolrwydd, y byud 
pob twll a chornel o Llundain, lle y gellir llettya, wedi eu gor- 
lenwi, ynghyd â phob pentref a lle am lawer o filltiroedd oddi 
amgylch ; ac os na fydd ymwelwyr yn gwybod yn mlaenllaw pa 
le y gallant gael cysuron bywyd, byddant yn lled agored i gael 
eu hunain mewn sefyllfa cryn annymunol, os na fyddant wedi 
ymgyfarwyddo â’r gipsy lifc , ac yn gallu bod mor gysurus oddi 
allan ag oddi mewn, Gellir ffurfio rhyw feddylddrych, efallai, 
oddiwrtli yr hysbysiad, ddarfod, oddeutu dau fis yn ol, i wyth mil o 
bersonau, yn mhlith un genedl yn unig, ar y cyfandir, arwyddo i’w 
Penadur eu bwriad i ymweled â Llundain yn amser yr Arddang- 
osiad; ac hefyd, bod dysgwyliad i gwrs dyddiol o agerfadau i 
redeg rhwng un porthladd yn yr Unol Daleithiau a Southampton, 
er trosglwyddo tramwywyr i ymweled â’r Palas Gwydr. Wrth 
ragweled, ynte, y cyffroad mawr yn y byd, ac analluogrwydd tref 
fach Llundain i lettya y myrddiynau a heidiant yno yn misoedd 
Mai a Mehefin ; cynghorem ein cyfeilliou i beidio ymddiriaJ eu 
hunain yno, heb yn gyntaf barotoi y ffordd o flaen eu gwynebau, 
neu gymmeryd eu lletty gyda hwynt; o ran ein hunain, fe beid- 
iwn ni. — Star. 


AWYRGYLCH MOESOL. 

AT OLYGYDD Y “ FRONTIER GP ARDIAN 

Kanesville , Iowa , Chwef. 24, 1851. 

Anwyl Syr, — Trwy fod yn bresennol gyda eich cynnulleidfa 
chwi y ddoe, boddlonwyd fi yn fawr yn eich pregeth ; a tharaw- 
wyd fi yn neillduol gan eich meddylddrych am y farn yn mrawd- 
lys Duw, yr hwn a farna y byw a’r marw. 

Beth ! personau yn cael eu barnu — eu cymmeriad, eu han- 
aawdd, eu hanrhydedd, a’u purdeb — wrth liwiau a chysgodau yr 
awyrgylch a’u hamgylchyua, Ydyw, y mae yn rhesymol, y mae 
yn gysson, y mae yn wir athroniaeth ei hun, Mor naturiol ! 
Mor ddyrchafedig yw y meddylddrych ! Yn lle cymmeryd amser 


L'DOORÎÍ SEÎOR. 


145 

hîr ai ffarf ymholiad, bydd Llys y Nef yn barnu gyrfa dyn, eí 
ymddygiad blaenorol, ei res o gydnabyddiaeth, a’i gyfeillion, trwy 
yr awyrgylch fydd yn ei amgylchynu : ac y mae pob gweithred 
oM fywyd yn effeithio ar liwiau a chysgodau ei awyrgylch moesol, 
ac er y gall y weithred fod yn ddirgel, ei heffeithiau nis gellir eu 
cuddio. 

Mor naturioî, raeddaf ! yr ydym yn barnu ansawdd a phurdeb 
llawer o sylweddau, trwy yr awyrgylch sydd yn amgylchynu y 
cyrff hyny, hyd y nod â'n synwyr a’n cynneddfau trwsgl ni ; a 
pha gymmaint doethach yw Creawdwr Mawr pob peth i farnu 
gwaith ei ddwylaw ei hun ? 

Mae efe yn berffaith gydnabyddus â’r gwahanol raddan o 
awyrgyleh ; ac wrth olwg, y mae efe yn gwybod i ha rai o’r 
graddau byny y perthyna pob corff neu sylwedd, ac o ganlyniad 
y mae yn barod i benderfynu wrth yr olwg. 

Fe all yr awyrgylch fod yn danbeidiol, ac yn meddu dyscleir- 
deb a gogoniant yr enfys; neu fe all fod wedi ei dywyllu gan 
gysgodau amrywiol a gwahanol o euogrwydd, yn ol priodoleddau 
a chymhwysderau moesol y person neu’r bôd a amgylchynir 
ganddo. Yno yn wirioneddol y gwneir yn hysbys hob peth 
dirgel, ac ni all mwyach fod yn guddiedig. Rhagor ar fyr. 

Yr eiddoch yn barchus, 

Eyerwont. 


YR IAWN FATH O WRAIG, 

[Allan o’r “ Frontier Guardian. ,, j 

Yr oedd Mr. , masgnachydd, yn awr yn byw yn Phila- 

delphia, yr hwn a fu yn byw yn lled wastraffus, yn arfer rhoi 
swm o arian i’w wraig bob boreu dydd Llun, tuag at draul y tŷ 
yn ystod yr wythnos. Nid oedd byth yn dweyd dim ynghylch ei 
fusnes wrth ei wraig, ac hithau gan dybied ei gwr yn ddigon gall- 
uog i feindio busnes ei hunan,ni ofynai ddim iddoynghylch hyny. 

Yn mhen oddeutu pum mlynedd ar ol eu priodas, trwy ryw 

gamdrefn, a dyhirwch ei ysgrifenydd, darfu i Mr. fetha 

yn ddisymmwth, a chrybwyllwyd am ei gwymp gyda “ chydym- 
deimlad,’’ ac rnegys pob peth felly, darfyddodd y cydymdeim- 
lad gyda dweyd. Cadwodd y masgnachwr yr achos yn ddystaw, 
a'r wybodaeth gyntaf a gafodd ei foneddiges am dano oedd hanes- 
yn a welodd yn y “ Ledger, > ’ Yn fuan ar ol ciniaw, wedi cael 


S4G 


ÜDGORN SEION. 


y fath newydd syn, dymunodd Mrt». ar ei gwr i aros yn y 

parlwr am ychydig, gan fod ganddi rywbeth i ddweyd wrtho. 
Yna gadawodd yr ystafell, gan frysio i fyny y grisiau, a dychwel- 
odd â beibl tlws iawn yn ei llaw. Gan ei gytìwyno i’w phriod, 
dy wedodd, — “ George, y dydd ar ol eiu priodas, darfu i chwi roddi 
y llyfr gwerthfawr hwn i mi fel arwydd o’ch cariad, ac fel drych 
prisfawr i edrych ynddo mewn dydd o gyfyngder. Mae ei ymad- 
roddion wedi bod vn wertbfawr i tni; a chan fod eich gwyneb- 
pryd chwi heddyw yn arwyddo trallod, yr wyf yn ei ddychwelyd 
i chwi, fel y galloeh gasglu oddiwrtho rywbeth i weini cysur i 
chwi mewn awr o gyfyngder.’* Yna gadawodd yr ystafell. 

Agorodd y masgnacliwr y llyfr yn ddiofal, a syrthiodd bil 
ariaudy allan o hono. Cipiodd ef i fyny, ac edrychodd arno — 
bil deg dolar oedd. Agorodd y ddalen gyntaf, i pharhaodd i gael 
deg dolar rhwng pob ddwy ddalen yn mlaen byd at ddechreu llyfr 
y Dadguddiad. Cafodd ei achub — gallai ddechreu business, 
canys yr oedd yn meddu naw mil o ddolars mewn arian. 

Tynodd wrth y gloch, a gwaeth morwyn ei hymddangosiad. 

* Ceisiwch gan eich meistres i ddyfod yma yn union,” ebe j 
maegnachwr. 

Y foneddiges a ufyddhaodd, gan ddyfod i’r ystafell â'r olwg 
arni yn rhywbeth rhwng gwenu ac wylo. 

“ Kate ! Kate ! pa le y cawsoch yr holl arian hyn ?” 

“ Y rhai hyn yw cynnilion wythnosol eich tỳ chwi am y pum 
mlynedd diweddaf,” oedd yr ateb. “ Pob wythnos gosodais ddeg 
dolar, allan o*r ugain a roddech i mi, yn ariandy y Beibl, fel pan 
ddeuai dydd caledi, y buasai genym rywbeth i’n cadw rhag y 
blaidd.»’ 

“ Yr ydych chwi yn angel, Kate,” waeddai ei gwr boddhaol, 
gan ei gwasgu at ei fynwes. 

Ac angel y w. A oes rhywun yn ammau ? 


GWIRIONEDD. 

Gwirionedd ! braint arbenig yw dy gael, 
A dedwydd a’th ennillodd di yn rhan ; 

Ei fynwes, nefoedd yw— tywysiad hael, 
Uniondeb a’i llywydda yn mhob man. 

Tra*r byd raewn rhyfe'l erch, yn ardal tyb, 
Bydd ef yn dwr diogel, yn mwynhau 



IIDOOHN SEION. 


M7 


Gwir heddwch, uwch dylanwad harnau gwib, 

Ac ymrysnnau gwag, ymbleídwyr gau. 

Mawr chwilio sydd ara danat, drysor gwir, 

Pob un yn sicr yn ei llbrdd ei liun ; 

A’r oll gan groesed ag yw môr a Ihir 
I’w gilydd ; — brwydrant gydag halog lun : 

Er it’ ymddangos iddynt, cüio draw 
y maent; ni’th fynant lle yr wyt i’tb gaei ; 

Nis meiddiant, gan awch rhagfarn, ysgwyd llaw 
A thi, — nac edrych yn dy wyneb hael. 

Ond y mae rhai a wyddant nerth y fraint, 

O feddu dy ddylanwad swynawl di 

Ar eu meddyliau ; geiwir hwynt yn Saiut, 

Gwrthrychau cas y byd, a’i anwar lu : 

Oud er y dirmyg, meddant drysor a'u 
Tragwyddawl ddedwyddola yn y nef; 

Pan fyddo’r byd yn eirias boeth, mwynha 
Y rhai’n wynfydawl nawdd ei gariad K f. 

Dowlais. D. Bowbn. 


PENNILLION. 

-ir y chwccii/cd o Ebrill,pan yn croesi y mynydd sydd rhwng Ffts . 
tìnioy a Llanfrolhen, ac yn myfyrio ar y peth.au otdd yn ptrthyn 
Ìr dydd, arweiniwyd fy meddwl fel y canlyn : — 

Mae eglwys Iesu lieddyw mewn oedran priod llawn, 

Er iddi trwy ei hie’nctyd i oddef llawer iawn ; 

Fe goilodd, do, ei Phrophwyd pan yn ei bieuanc oed, 

A chollodd, do, ei Dinas, a chysgodd yn y coed. 

Bu'u hir yn archolledig, a'i gwaed yn lliwio’r Ilawr, 

A’i gâlon, pan ei gwelent, a hoflent byny’n fawr : 

Bu llawer iawn yn gwledda ar loesion eglwys DduW; 

Bydd diai am y traha mor wir fod Iesu’n fyw. 

Och’neidiai’n brudd ei chalon, heb arfyn yu ei llaw, 

Gau edrych ar ei meibion yn feirwon yma a thraw ; 

Ac er yr holl greulonder mae hono etto’n fyw, 

Yn ymdaith mewn grymusder, a’i gwisgoedd oll yn syw. 

Bu hono fel ei Phriod heb le ro’i phen i lawr, 

Tylotach na’r llwynogod, neu’r adar fach neu fawr: 

Ei fiydá pan yn ei hadfyd fu’n gadam ynddo Ef, 

A i gobaith chwaith ni chollodd, mae’n angor yn y nef. 

Mae ganddi ’nawr ryw gartref rhagorol iawn yn wir, 

Un cadarn, rhwng mynyddoedd, mewn ffrwythlon hyfryd dír ; 
A denfyn nawr genadon i bedwar ban y byd, 

I gynnuU y rhai gonest iT ddedwydd Ganuan glyd. 



148 


UDGOR* SEIOIf. 


Fe ffurfiwyd hon yn Dalaeih yn ol bwriadau Dutr t 
Mae’n cynnyg iachawdwriueth i bawb o ddynolryw; 

Fe ffurfiodd hoa gynideithas rhagorol iawn mewn pryd, 
i gludo ei thylodion o bedwar cwr y byd. 

Ar gynnydd â’r freniniaeth, nes cyrhaedd dros y byd, 

A breniniaethau dynion ddarfyddant oll ynghyd. 

Y deyrnas Daniel welodd, ac awr ei chodiad hi, 

Ac befyd ei holl urddas, a’i gwychder mawr a’i bri. 

Na foed i draddodiadau eich rhwystro i’r deyrnas hon ; 
Arwyddion yr amserau ymrithiant ger eich bron ; 

Er gwaeddu “ heddwch, heddwch,” ni welir mo’no rawy, 
Yn Babel na ddysgwyliwch oud cleddyf a phob clwy’. 
Llwynygell. David Roberts. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Anrhtdedd. — Yr unig ffordd i gyrhaedd anrhydedd,yw i ddyn 
fyw mewn gwirionedd yr hyn y dymuna i ereill dybied ei fod. 

Gwaitii dynion ieuainc yw cynnull gwybodaeth, a gwaith yr 
hen V w ei defnyddio ; a gellwch fod yn sicr nad oes uu dyn a 
ddichon roddi gwell cyfrif o’i amser na’r hwn sydd yn ymdrechu 
yn feunyddiol i wneyd ei hunan yn well. 

Angeu. — N id yw angeu amgen nâ’n troad drosodd o amser i 
dragywyddoldeb ; arweinia i anfarwoldeb, ac y mae hyny yn ddi- 
gon o daledigaeth am ei ddyoddef. 

Ctfeillgarwch. — N id oes dim yn fwy cyffredin nâ phroffes 
o gyfeillgarwch ; er nad oes nemawr yn gwybod ei ystyr, a llawer 
llai yn ateb ei ofyniadau. Wrth siarad ara dano yr ydym yn 
dangos ein hunain yn fawrion ; ond wrth chwillio i mewn iddo, yr 
ydym yn caufod ein diffygion; a phan fyddom yn ymdrechu yn 
brysur tuag ato, rhaid i ni orfodi lliaws o anhawsderau. 


Apwtntiad. — Mae y brawd Robert Campbell, o’r America, i 
/od yn henuriad teithiol yn Nghynnadledd Orllewinol Morganwg. 
“ J. D.” — Mae yr “ Achos Mawr Cyntaf ” yn barod er ys tro. 
Taliadaü o Ebrill 17 hid Ebrill 30. — Sir Fynwy, £10; 
Morganwg Orllewinol, £7 17s; Sir Ffiint, £1 lOs; Dowlais, 
£1 13s lc; Merthyr, £1 8s 8c ; Ynysgou,2s; Liverpool, £1 0s9c. 
Cyfanswm, £23 lls6c, 

Anfoner pob gohebiaethao, eircliion, a tlialiadau am 
lyfrau, i John Davis , Printer , John's Street , Georgctown , Merthyr- 
Tydfil' 


J. DAVI8, ARCRAFFYDD, MEETH YR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NF.Ü 

<#rmt u &aínt. 


Rhif. 10.] MAI 17, 1851. [Pris ìg. 


HENRY WILHINS ETTO. — LLYTHYR ODDIWRTHO 
AT Y LLYWYDD WILLIAM PHILLIPS. 

St. Louis , Ebrill 12, 1851. 

Anwyl Fhawd Phillips, — Y r wyf wedi cael cytìeusdra i ysgrif. 
eDu yr ychydig liucllau hyn atocli, gan obeithio y bydd iddynt 
eich cael chwi menn cyílawn iechyd, iuegys y maent yn fy 
ngadael i yn bresennol, i Dduw y byddo y diolch. 

Derbyniasom eich llythyr ar yr 8fed dydd o Ebrill, ac yr oedd 
yn llawenydd genym glywed oddiwrtbych, Darllenais y llythyr 
fy hun ; ac ynghylch y peth ag oeddech ara gael gwybod genyf 
fi, sef am y llythyr a ddanfonais at fy nhad, y mae yn eithaf 
gwirioneddol fy mod wedi anfon llythyr ato, ac fy mod i wedi 
galw Pratt a chwithau, a llawer ereill, yn dwyllwyr : nid gwiw i 
mi wadu hvDy, ond cyfiesu. Anwyl frawd Phillips, y rheswm i 
mi ysgrifenu oedd, a’ch galw chwi yn dwyllwyr, o herwydd raai 
yn fy ngwylltÌDeb yr ysgrifenais hyny, ac wrth wrandaw ar bob 
hen cbwedlau ag oeddwn yn glywed yn y lle hwn, y rhai wyf 
wedi eu profi yn hollol anwireddus. Y mae yn wir mai trwy 
lawer o orthrymderau y mae myned i mewn i’r bywyd. Mae yn 
wir fy mod i heb waith nac arian yr ycliydig amser ar y cyntaf» 
ac wedi gweled llawer o ups aiul doicns oddiar pan wyf wedi dyfod 
o gartref, pa rai oedd yn chwith iawn i mi ar y cyntaf, ond ya 
awr yr wyf yn cyfrif y cwbl yn lawenydd i gael dyoddef o acbos 
Crist a'r efengyl. Yr wyf wedi cymmeryd fy lle yn yr eglwys ef 
10 [CYF. III. 



150 


UDGORN CEION. 


pan wyf y Q 1 a, ac yr wyf yn gwybod mai hon yw crefydd íesu 
Grist; ac y mae fy mhenderfyuiad yn awr yn fwy nag erioed i 
fyned vu y blaen gyda gwaith yr Arglwydd,ac i adeiladu teyruas 
ei anwyl Fab ar y ddaear yu v dyddiau diweddaf. Nid wyf yn 
meddwl byth i gefnu ar y grefydd hon, ag sydd wedi dwyn cysur 
a llawenydd i rai panwaitli, er fod ysbrydion y ty wyllwch, ynghyd 
â’u dylanwadau, yn treio fy rhwystro yn aml ; ond diolcb i Dduw 
fod nerth yu ol y dydd, a chymhorth yn ol yr achos, inewn add- 
ewid i’r sawl a gudwo ei orchvinyuioii cf. Mae yn ddrwg iawn 
genyf fy inod wedi bod yn rhwystr i neb, a’m bod wedi ysgrifenu 
am danoch wrtli fy nhad ; ond yr oedd yn rhy ddiweddar edifar- 
liau wedi ei anfon, mi leicswn fod yn ddoethaçh. Yr wyf yn dym- 
uno arnoch chwi y gwnewch í'tiddeu i mi ; a dyma y llythyr at 
eicb gwasanaeth chwi. Yr wyf yn anfou llythyr at fy nhad yr 
un pryd â liwu, i friwio a diílodd dylanwad y llythyr a anfon* 
ais ato. Gau ddymuno y gwnaid’ yr Arglwydd faddeu i mi 
am y llythyr a anfonais ato,a rhoddi mwy o’i Ysbiyd i mi nag 
erioed o’r biaen, a mwy o ddoethineb a phenderfyniad nag 
erioed. Y Duw grasol a faddeuo i mi ara fy mod wedi bod yn 
rhwystr i neb, a gobeithio y gwnewch chwithau hefvd, dyna yw 
fy ngweddi. Anwyl frawd Phillips, yr wyf yn myned tua 
Dyffryn y Llyn Halen Fawr y sprin/j hyn, yn ddriver i hen wraig 
o Gaerdyf, o’r enw Mrs. George. Y mae ei meibiou yn pallu 
dyfod yn mlaen gyda hi i’r Dyffryn, ac y maent wedi troi yn 
lled ddrwg yn wir. Yr wyf fi yn dyrnuno cael gweled y DyíT- 
ryn, fel ag y eaf ddysgu y gyfraith yn funylach, a derbyn fy 
nghynnysgaethiad ; fel y byddaf etto yn fawr yn ei deyrnas, 
mewn amser dyfodol. Dyinunaf y bydd i cbwi basio heibio y 
colliadau sydd yn y llythyr hwn, yn gymmaint nad wvf yn 
gyfarwydd ag ysgrifenu yn Gymrueg fel Saesneg. Cofiwch fi at 
David Morgau a’i wruig, a’m perthynas8u, a’r holl Saint. Hyu 
yu fyr oddiwrth, Eich brawd yn yr efengyl, 

IIenrí Wilhins. 

[Mae yr uchod yn gopi cywir o’r llythyr; ac os oes rbywun 
yo Äuiumu, gaii gael gweled y gwreiddiol trwy alw yn ein gwydditt. 


UDGOBN 8EION. 


151 

Erfynia y LlywydJ Phillips ar y Parch. James Willcins i py- 
hoeddi y ilythyr arall yn y Bedyddiwr, os pwel yn dda, fel y gallo 
y wlad weled tn mhellach ynghylch “ Siomiunt AJonnoniaeth.” 
AJae genym lythyr arall o’n blien. yr hwn a dd« rbyniodd y Llyw- 
ydd Phillips yr un dydd, oddiwrth Morgan Jones (gynt o’r 
Mynydd, Merthyr), o’r un lle, dyddiedig Ebrill 10, lSôl, ac wedi 
ei ysgrifenu gan Ueory Wilkins oi hun, yr hwn lythyr a eilir oi 
weled hefyd genyrn ni. A ganlyn sydd ddyfyniad o houo : — ] 

“ Y mae Henry Wilfcins yn myned i ddyffrai y mynyddoedd 
y gwauwyn hwn, gyda hen wraig o Gaerdyf, o’r enw Mrs. George. 
Y mae Thomas Lewis, Howell Williams, a Henry Wilkins, a 
minnau, yn gweithio gyda’n giîydd, ac yn byw gyda’u gilydd* 
Gallaf ddweyd gymmaint â hyn am y brawd Iîenry Wilkins, ei 
fod heb wcled anghen pryd o fwyd, na swllt yn ei boced, er pan 
y mae gyda mi, a hyny er Nadolig. Y mae yn frawd da er pan 
y mae yma, ond yn ei wylltineb y danfouodd lythyr at ei Jad.” 


CYNGHOIUON I LYWYDDION Y CYNNA DLEDD AU, 
HENUItíAID TEITHIOL, A’lt EGLWYS YN GYFF- 
REDINOL. 

Anwìtl Fkodvr, — Eich gorchwyl cyntaf chwi pan yn ymweled 
â changenau, ydyw edrych i mewu i’r llyfrau, er gweled os yw 
pethau yn cael eu gosod i lawr mewn trefn, sef, bedyddio, cadarn- 
hau, ac ordeinio i wahanol swyddau. Hefyd, gofalu fod plant y 
Saint, os byddant dan wyth mlwydd oed, yn cael eu bendithio 
gan yr henuriaid, ar y Sul yn nghyfarfodydd y Saint, ac nid ar 
un amser arall, oddieithr mewn amgylcliiadau, megys afiechyd, 
tlodi, &c. ; a gofalwch fod oedran y plant a fendithir, a’u lienwau, 
ac enwau eu tadau, yn nghyd ag enwau yr henuriaid a’u ben- 
dithiasant, yn eael eu gosud yn rheolaidd ar Lyfr yr Eglwys, a’r 
dydd o’r mis y gweinyddwyd yr ordinhad. Yna, edrychwch i 
mewn i bob peth, megys tuliadau am lyfrau, &c.>gan beidio â 
chanìatâu i’r cangenau fyned i ddyled. Yna, byddwch yn rhydd 
i ddysgu ac i bregethu, fel ag yr arweinir chwi gan yr Ysbryd 
Glân ; a mynwch weled y pethau hyn yn cael eu cario yn 
mlaen yndrefnus. — Y’styria rhai hwynt yn bethau bychain iawn, 
oud yr wyf íì yn dywedyd yn enw yr Arglwydd, mai y petliau 
Biwyaí' ydynt ; ac y mae yn golled mawr i chwi esgeuluso eich 



V DOORN 6EIOW. 


\Ò2 

dyledswyJd yn y p»*thau hyn. A cbofied pob ysgrifenyJd aydd 
wedi ei apwyntio, i gadw pob ryfrifon yn iawn, o herwydd y mae 
angylion y uefoedd yn edrych arnoch bob amser; cofiwch y 
cewch cliwi eicli dyrdmfu yo nheyruas Dduw, os bydd i chwi 
gadw pob peth yn iawn ; na hndiwcì» ani bregcthu, oddeiliir fod 
amgylchiadi u yn caniatâu ; ond bydded eich rayfyrdod chwi ar 
y llyfrau; rlmddwch weitliredoedd pawb i lawr yu gywir ; canys 
y niae y dvdd yndyfod, pan agorir y llyfrau sydd yn y nefoedd 
ac ar y ddae.ir! Ac O! frodyr, ufyddliewch i pynghor Duw, ac 
yna cewcli eich bendithio yn fuwr ganddo. Bydded i’r henuriaid 
ddysgu y Saint i fedyddio eu plant, pan ddelout yn wyth ralwydd 
oed ; canys y ruae Duw yn eu galw hwy yn pyfrifol yn yr 
oedran uchod. Oofyna rhai “ Ta beth fydd dyben y bedydd 
hwnw?” atehaf finnau, rnai bedydd er muddeuant pechodau y w. 
A glywsoch fod Duw wedi dadguddio dau fath o fedydd ? Naddo 
erioed. Wel, darfydded pob siarad ofer; ac os oes rhy w un yn 
nit'lhu deall, gweddied ar DJuw am gael goleuni ar j pwnc- 
DyweJ ainhell i fam fod ei plilentyn yu naw mlwydd oed, ond 
y mae arni ofn y gwua ei plìieutyn dyuu gwarth ar yr achos, po 
bai yn cael ei fedydJio, o herwydd ei fod yn chwarae cymmaiut, 
ac ei fod inor ddrwg, onide huasai wedi cael ei fedyddio, Dyw- 
edaf íinnau, goreu po cyntaf ei fedyddioef; ni ddaeth neb yn 
dda eriocd ond trwy fedydd ; a gadewch chwi i’ch plant i 
chwarae ychydig wedi eu bedyddio ; byddai hyny yn well nag 
iddynt fod yn glaf yn y gwely; ond cofiwcb eu dysgu pa bcth 
yw dyben bedydd. Mewu perthynas i'r ordinhad o swper yr 
Arglwydd, uid oes neb yn deilwng o hon ond y rhai sydd wedi eu 
bedyddio. Y raae wedi bod yn ymarferiad yn y wlad hon i roddi 
o’r bara ac o'r gwin i blant, ueu fabauod, ond nid yw hyny yn 
iawn. Un dyben o’i hymarferiad yw, bod maddeuant pechodau 
yn cael ei roddi i bob un sydd yn ymwueyd â hi yn onest ; ac uid 
oes pechodau ar blant baoh ; gan hyny, yindreched rhieni plant i 
beidio a rlioddi ond i’r rhai a fedyùdiwyd. Y mae wedi bod yn 
ymarferiad hefyd yn y rìywysogaeth hon,i athruwon ac olfeiriaid 
lywyddu cyfarfodydd pan fyddai heunrinid yn biesenuol. Ond 
o hyn allan yr cfleiriadaeih uchaf sydd i lywyddu, yn rahob cyf- 
arfodydd; a bydded i'r alhranon ar diaconiaid bob amser, i 
ymweled á’r Saint, a'u dysgu yn eu tai. Gwel “ Alhrawi&eth a’r 
Cyfainmodau,’’ tudaicu üô, gwahamuu ö. 


l’DOORN SEIOX. 


145 


Dysgwch yr aelo.lan i d.inrllen y llyfrau canlynol I,lvfr 
Mormon, Athrawiaeth a Chy fammo.lau, Udgoru Seion, Slnr, 
a r holl draethodau ertill, os medrant, neu ymdrechant at hyny. 
Rhwystrwch ormodedd o chwerthin mewn tai, chnedlau, a phob 
siarad ofer ; mae pormodedd o gunu yn niweidiol. Yr wyf yn 
ymweled â llawer o gangenau ar hyd y wlad, a’r p. th cyntaf ar 
ol i'r cyfarfnd derfynu, yw C anu. Yr wyf yn cael fy rhwystro am 
awr i ddweyd gair, pan fyddo gwir anghen i roddi cynghorion i 
bcrsonau. Maeyn rhaid i mi wraudo ar y cauu, ac erhyn liyny 
bydd yn bryd myned i’rgwelyau. Yr wyf yn lmffi clywed canu 
gystal â neb yn y wlad; ond y mae amser at bob peth, ac yn y 
cyfarfodydd y mae amser cann, neu yn yr ysgol gân, ac ar om- 
serau ereill, pan fydd aingylchiadau yn canialâu. Dysgwch 
bawb i fyood i’w gwelyau yn gynuar, er mwyn eu hiechyd, ac er 
derbyn doethineh, yr hyn sydd yn orchymyn yr Arglwydd i 
bawb. Mae yr offeiriaid a'r athrawon yn fynych yn oael eu 
rhwystro i weinyddu yn eu swyddau, o herwydd y canu, pan yn 
ymweled â thai yr aelodau, pan y dylai pawb ddystewi ar ddyf. 
odiad y rliai hyn i mewn ; o herwydd y maent yn dyfod yn enw 
yr Arglwydd, i weinyddu yn eu swyddau. Bydded i’r Duw grasol 
eich bendilhio chwi.ynghyd â’r holl Saint,vw fy ngweddi yn enw 
Iesu Grist. Ameu. 

Wa. Phillips. 


AT OLYGYDD “UDGOUN SEION.’’ 

Mr. Gol. Yr ydwyf yn gofyn eich caniaiâd am i’r ychydig 
eiriau canlynol i gael yr anrhydedd o ymddangos yn eich rhag. 
orol Udgorn, yr llwn sydd yn gyhoeddiad rhinweddol, os gwnelr 

jr iawn ddefn vdd o hono : — 

Yr ydwyf wedi treulio rhai blynyddau mewn terfysg meddwl, 
a byny mewn perthynas i egwyddorion crefyddol, gan yn.drechu’ 
yn y lle cyntaf, i gael allan brawf o fodoliaeth y Bod ar. 
dderchog ag y mae yr ysgrythyrau yn sôn amdano.sef Duw. 
Yn nesaf, pa fath Dduw ydyw, ynghyd á pha belh yw ei ewyllya 
tuag at ddynion, nen ddynolryw yn gyffredinol ; ond, trwy hir 
ymresymu a mi fy hun, a derbyn auuogaethau trwy gademid 
a chyssomleb ymresymiad ereill, ynghyd ag ymddangosiad hardd 
a cbywrain y greadigaetb, yr ydwyf neái cael fy narbwyllo i 



154 


UDGORN SEION. 


gredu y priodoldeb o fodoliaeth Duw, yr hwn sydd gornwch pawb 
mewn gallu, ruewn gwybodaeth, raewn cyfiawnder, mewn sant- 
eiddrwydd, yn helaethach ac yn wresogach ei gariad, ac yn 
amlach ei drugaredd na neb arall ; o ganlyniad, mae y gwrth- 
rych goruchel hwn yn deilwng o gydnabyddiaeth pawb trwy eu 
byraostyngiad iddo, gan ei addoli mewn ysbryd ac mewn gwirion- 
edd ; trwy wrandaw arno, a cliadw ei orchyraynion — ystyried ei 
ddeddfau — cofleidio ei ordinhadau, a’u banrhydeddu oll trwy 
roddi ufydd-dod perífailh iddynt, gan yralawenhau yn y cyfleus- 
derau a gaffont i wneuthur hyny. Wedi teithio hyd yraa mewn 
golygiadau am y person dwylol, ynghyd a’i briodoliaelhau, mi a 
gefais annogaeth gan amrywiol o bersonau, y rhai oeddynt o'gym- 
meriadau crefyddol, i cbwilio yn fanwl y llyfr santaidd a elwir y 
Beibl, neu yr Iíen a’r Newydd Dpstamentau, ara fod y llyfr 
hwnw wedi ei lefaru gan ddynion santaidd, o dan gynhyrfiad a 
chyfarwyddyd doethineb Ysbryd Duw ; a’i fod yn cynnwys ei 
ewyllys tuag at ddynion yn gyífredinol yn eu bamrywiol raddau r 
ac hefyd yn daiguddio dyledswydd pob dyn a dynes, yn rhieni 
ac yn blant, tuag «to, fel eu Crewr a’u Cynnaliwr, a thuag at eu 
cyd-ddyniou, a thuag atynt eu liunain, a bod yr hyn oll ag y 
rnae Duw yn ei ofyn gan ddyniou, neu yn gorchymyn ei wneuth- 
ur, wedi ei ysgrileuu a’i egluro yn y llyfr hwnw. Erbyn hyn, 
yr oeddwn yn awyddus iawn i chwilio i’r llyfr, fel trwy gyfrwng 
hwn y buaswn yn cyrhaeddyd gwybodaeth helaeth am ansawdd 
y person dayfol, pa un yr oeddwn newydd gredu yn ei fodoliaeth. 
Yn y penderfyniud yma, er gwybod ewyllys Duw, ymaûais yn y 
llyfr, ac wedi ei agoryd dechreuais ei ddarlîen a’i chwilio yn 
ddiwyd er dwyn fy amcan oddiamgylch ; ond wrth darllen y 
llyfr, mi a welais yn eglur fod yr ysgrifenwyr santaidd yn dar- 
lunio y Bod dwyfol hwn, dan y fath gyrameriadau rhagorol, nes 
i mi farnu yn union ei fod yn wrthrych tra theilwng o’m sylw. 
Dywedant am danu ei fod yn Dduw ag sydd yn Hollalluog, yn 
medru gweithredu yn ol ei ewyllya ei hun, bydded y gwrthwyneb- 
iadau mor gryfed ag sydd yn bosihl, — v mae yn gryfach na’r cryf 
arfog, ac nid yw yu bosibl i un gelyn a ymgyfoda yn ei erbyn 
i lwyddo byth i’r graddau a’i rliwystra i weithredu ei ewyllys; o 
herwydd y mae yn Ben ac yn Arglwjdd ar y cwbl, a thrwy ei 
ben arglwyddiaetli y maeganddo awdurdod i wneuthur fel y myno 
X pliob dyn, â phob creadur, ac â phob peth : oblegid gwaith ei 



fDGORN HEION. 


155 


'ddwylaw ef yw y cyfan sydd yn weîeáig ac vn anweledig, yn 
y nefoedd ac ar y dd«ear, y bodau wybrenol yn eu gwahanol 
gylclirediadau a’u cyssylltiadau— cynnwŷsiad y moroedd — a 
than-ddaearolion bethuu, — y cyfan i gyd ydynt eiddo yr Ar- 
glwydd Dduw; megys y dywedir gan y jirophwyd Esaiah, u Myfí. 
yw yr Arglwydd sydd yn pwneuthur pob peth, yn estyn y nef- 
oedd fy lii;nan,yn lledu y ddaear o houof fy liun : yn diddymu 
arwyddion y rhai celwyddog, ac yn ynfydu dewiniaid; yn troi 
y doethion yn eu hol, ac yn gwneuthur eu gwybodaeth yn 
ynfyd megys y dywedodd v Salmydd — “ Eiddo yr Arglwydd y 
ddaear a’i cbytìawnder gan liyny, trwy fo<l yr oll yn waith 
ei ddwylaw ef, efe a all wneuthur â phawb ac â phob peth fel y 
raae yn ewyllysio, a’i ddoetbineb yn dyscleîrio ar ei boll weith- 
redoedd; etto, er ei fod yn alluog, y mae yn pyfiawn, ac yn 
ewyllysio gwneuthur cyfiawnder â phob dyn : “ ni wnailT yr Ar- 
glwydd gam fi gwr yn ei fater,” oblegid “cyfiawn yw yr Arglwydd 
yn ei holi ffyrdd, a santaidd yu ei holl weithredoeild,’’ medd yr 
ysgrythyr. ITefyd, nid yn unig y mae Duw yn alluog ac yn 
gyfiawn, ond y mao yn driurarog, ac yn llawn o dosturiaethau 
tuag at bob dyn, — yn estyn ei drugarerld o ddydd i dd\d<l, er 
diwallu angbenrheidiau ei holl greaduriaid; yr hyn sydd yn 
galw yn ucliel ar bob dyn i ddarbwyllo ei hun i gredu yn mod- 
oliaeth Duw, a roddi addoliad gwirioneddol iddo yn ol ei ewyllys 
ef, gan ystyried fod ei ben-arglwyddiaeth yn ei alluogi i ddysgu 
dynion i’w addoli yn ol ei gynllun ei hun. 

Wedi dyfod fel hyn i gredu yr anghenrheidrwydd o fod yn 
wasanaethwr i Dduw, er bod yn gynimeradw} r ganddo, mi a 
deimlais dueddiad ynof am fod yn wr crefyddol, gan feddwl 
fod gwir grefydd yn deilwng o wasanaeth i Dduw. Yn ngwyneb 
y tuediad yma, mi a aethym i chwilio yr ysgrythyrau yn hel- 
aethach, pa ryw orchymynion oedd ynddynt i ddynion iV 
eyflawni er rhoddi boddlondeb i Dduw, a gogoniant i’w enw; 
ac wrth cliwilio, mi a gefais allan fod y gorchymyníon cunlynol 
yn cael eu cyfeirio ai ddynion yn pyffredinol, sef fod yn rliaid 
iddynt gredu yn Nghrist, edifarhau am eu pechodau, cael ea 
bedyddio â dwfr ac â’r Ysbryd Gìúd ; caru Duw á’u holl gulon, 
â’u holl enaid, â’u holl nerth, ac â’u holl feddwl : bod yn rliaid 
hefyd i ddyn garu ei gymmydog fel efe ei hun, gwneuthur 
daioni i bawb, yn enwedig i deulu y ffydd ; caru ei elyn, bod yn 



156 


l’DOORN SriON. 


drugarop, yn dangnefedrìus, yn sycbedig am gyfiawndcr; yn 
heddychlawn a pliob dyn; peidio bod yn nyled neb o ddim; 
peidio caru ar air ac ar dafod yn unig, ond raewn gweitbred, ac 
mewn gwirionedd ; a gwneuthur i arall fel y dymunai i arall 
wneuthur iddo yntau ; gorchfygu drygioni trwy ddaioni ; peidio 
lladd na lladrata, na thyngu, na godinebu,na chablu,na ineddwi, 
na dim o’r cyfryw, ond byw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduw- 
jol, gan ddywedyd y gwir bob amser, a chasâu pob celwydd, 
heb ddwyn cjra dyètiolactlì yn erbyn cynnnydog nac estron ; 
peidio ymddial, ond rhoJdi île i ddigofaint ; altal ei dafod 
jhag Uefaru ynfydrwydd; ychwanegu at fTydd rinwedd, at rin- 
■wedd wybodaetb, at wybodaeth cymtnedroldfb, ac at gymmedroldeb 
amynedd, ac at umynedd dduwioldeb, ac at dduwioldeb garodig- 
rwydd, ac at gared'grwydd bmwdol gariad ; gan hysbysu hefyd 
íod yn rhaid gadael heibio genfigen a malais, a pbob twyll a 
jhagrith, a gwrando ar orcbymyn Crist, yr hwn sydd fel j 
canlyn — “ Llewyrched eich goleuni gerbron dynion, fel y gwelont 
eich gweitliredoedd da chwi, ac v gogoneddont eich Tad yr hwn 
sydd yn y nefoedd.” Yn ol yr ysgrytbyrau, nid oes neb wrth 
íodd ewyllys Duw, ond y rhai sydd yn ufyddhau i’r gorchymyn- 
ion a nodwyd. 

Yn awr, Mr. Golygydd, os byddwch mor gymmwynasgar à 
jhoddi gwyhodaeth i mi, trwy gyfrwng eich Udoorn, a ydyw y 
gorchymynion uchod, y rhai sydd yn weledig yn yr ysgrythyrau, 
yn dal cysylltiud â dynion yn yr oes a’r genedlaelh hon ? Oa 
ydynt, mi a ddymunwn arnoch i egluro ychydig arnynl, er cyf- 
arwyddyd i mi pa fodd i weitliredu er eu cytìawni. Ac os oes 
rhyw enwad o ddyuion ar wyneb y ddaear yn cyd-ymtì'urfio â’r 
gorchymynion sydd wedi eu nodi, byddwch nmr dda â’m hysbysu, 
fel y gallwyf yn uniongyrchol, gan gyramaint yw fy awydd am 
fod yu wr creíyddol, gynoyg fy hun yn aelod rhjolaidd o'u 
cymdeithas rinweddol a duwiol. Dymunwn hefyd i gael gwybod 
pa le yw Babilon ? a phwy yw y Babiloniaid ? a pha le yw 
Seion, lle y dywedwch fod gwaredigaetli i’w chael rhag y pläau 
sydd i ddyfod ar y ddaear, ynghyd à’r tfordd i fyued tuag yno. 

T. J. 

[Yr ydym yn cydsynio á dymuniad ein gohebydd, ac yn ei ateb 
fod y gorchyraynion a enwodd yn perthyn cynimaint i'r genedl- 
aeth hon â’r genedlaeih i ba nn y rhoddwyd hwynt. Y Û'ordd i 



ÜDGORN SEION. 


16 7 

grcdu yn Iesu Grist, yw credu imi gwirionedd parhnus yw poh 
peth a lefarodd ; a’r ílordd i edifarhau, vw gwueyd penderfvniad 
i wasanaethu Duw o hyn allan, a plieidio meddwl um wylo a 
gwneyd llawer o yslutniau — g-llir gwneyd yr oll sydd yn 
anghenrheidiol me«n ychydig l'ynyduu. Y Hordd i gaeí bedydd 
iawn, yw cymmeryd ein liarwain gan was awdurdodedig * yn 
nheyrnas Dduw, sef un «i fyddo yn tyslio hyny, uc ar yr un pryd 
yn addaw dawn yr Ysbryd Glân i uadarnhau t*i eiriau. Ni aliui 
hwnw barhau i dwyllo yn hir, canys fe lyddui ei eiriau yn cael 
eu profi : gan hyny, cynnnerer ef ur ei air; ac os profiÌ ef yn 
dwyllwr, gellid chwilio am y gwas gwirioneddol nes ei gael. Eithr 
ni leiddia Iwyllwyr addaw y ddawn lion ; dewisant ddweyd nad 
oes ei heisieu, er mwyn pniJio cael eu dal yn twyllo. Yna, y 
peth nesaf wedi derbyn bedydd yw ul'yddhau i’r lioll orchym\nio*n 
a nododd ein gohebydd, gun ymuttal oddiwrth bob peth sydd yn 
ddrwg, a glynu wrth bob petli sydd yn dda. Y mao pob dyn, 
/ynychaf, yn dueddoi i ryw becliod sydd yn barod i’w amgv)ch- 
ynu; tra mae un yn chwannog i ddiotu, mae y llall yn chwau- 
nog i odinebu— tra mae un vn chwannog i ladrata, maey llall yn 
chwannog i segurdod — tra mae un yn chwannog i l'od yn wammal 
ac ansefydlog ei feddwl, inae y llali yn chwannog i Yod yn an- 
onest, gan beidio taîu ei ddyled a gweitlnedu cyfiawnder. Fel 
hyn y mae gan bob dyn ryw bethau i'w gorclifygu; ac i*r graddau 
y byddo yn eu gorchl'ygu, i'r graddau hyny y bydd yn pertì’eilhio 
ei hunan. Y mae gallu gan bob dyn i orchfygu pob peth a’i 
cyfarfydda; onide ni ellid ei gondemnio ara beidio. Y raae 
aelodau eglwys Dduw yn blant sydd mewn ysgol, lle y gallant 
gael eu dysgu yn rahob petli; ac wedi y delont oll yn “ wr 
perffaith,” dyna pan y gellir dangos pa r.iwad o bobl sydd wedi 
cyfiawui holl orcliymynion Duw. Os vw ein gtdiêbydd am 
ymuno ag enwad felly, rhaid iddo ymuno â hwynt tra yn eu 
hanmherffeithrwydd, a thra yu ymdrechu cyfiawui y gorchymyn- 
ion perffaith sydd wedi eu rhoddi iddynt. Enwad feliy vw 
Saint y D\ r ddiau Diweddaf; ac yn eu heglwys hwy yn unig y 
rhaid i ddyn weithio allan ei iachawdwriaeth ei hun, cyn v gail 
fod yn gadwedig. Am ychwaneg o hysbysiaeth ynghylch j 
pethau blaenoro), cyfeiriwn ein gohebydd at y gwahanol draeth- 
odau ag ydym wedi gylioeddi. — Yn nesaf, ymdrechwn ddweyd 
pa Ifí yw Babilon. Mae 1 1 e Babilon mor eang á llywodraeth Marn 
puteiniaid a Ffieidil-dra y Ddaear, yr hon a ddarlunir yn Dad. 
xvii, megys “ y butain fawr sydd yn eistedd ar ddylioedd lawer” 
(adn. 2), “ y rhai ydynt bobloedd a thorfeydd, a cheuedloedd ac 
ieithoedd (adn. ló). Y wraig neu y hutain dau sylw, yw y 
ddinas fawr (sef Babilon, neu gymmysgedd) sydd yn teyrnasu 
ar freninoedd y ddaear (gwel adn. 18). Hyd yn hyn, ymdeugys 
fod teyrnasiady wraig yn ysbrydol, yr un i'atiì ag y mae tevrn. 
asiad Seion ; ond yn fuau caift' rhyw ddmas ardderchog ei 
mabwysiadu i r wraig, pan y daw ei liywodraeth yn fwy gweledig 
ar freniuoedd y ddaear. Ystyriwn mai Babilon fydd y ddinas 



ìòS 


UDGORN ST5IOI?. 


fwyof pì marsienth’aeth ar y (lJaear, a äyiredirn y bydd ei lìe 
ar fin y raùr ; obîegid dyweda yr yssrythvr, “ A pliob Uong- 
lywydd, a phob cwmpeini niewìi llnngau, a llongwyr, a 
chynnifer ag y sydd â'u gwaith ar y môr, a6al»sant o hirbell, aca 
lefasant, pan welsant Iwg ei Ilosgiad hi, gnn ddywedyd, Pa 
ddinas debyg i r ddinas fawr hnno ?’* Mu« yn egîur nite j 
Pabiloniuid yw y rliai u lywodnu-thir gan y buiaii) fuwr, ag ▼ 
sydd i fud yn feddw ur waed y sa nl ; a ffoí o Brtb lon, yw ffoi o’i 
ch \ (Ti ni a u llywodraethol, yn gv*t<il ag o’r d<iinas ci bun. — Yn 
nesaf, g 'fyim ein cyfaiîl, pa le yw Seion ? Lle mae y u pur o 
galon'' wedi myned ; a’r llc y m;u*nt hwy wedi rnyned iddo, yw 
4 ‘ mynydd urher’ yn ysflysau y gogledd. Mae yr el'engyles Seion, 
yu ol Esay xl, 9, i ddringo riiugddi i fynydd uchel ; ac y inae yn 
gweutbur liyny yn br< sennol, trwy ymfudo i Ddinas y Llyn 
Ilalen J’awr, lle mae “ y ddinns wedi < i gostwng roewn 11<* isel.’* 
Nid y ddinas hon fydd y Jernsalrm Ncwydd, neu ddiuas Seion, 
eitlir un o’i liestynfeydd, ìle y inae merLÌi Seion yn bresennol 
wedi myned i godi iŷ' i enw vr Arglw\dd, ac i eí j ugylu hyd cithaf- 
oedd y ddacar. Yn Seion y bydd ymwared, pan lyddo eiddigedd 
yr Hollnlluog yn cuel ei arllwys ar y ddaear. Am byny, brys- 
iwn bawb tuag yno ; canys“ Nyni a iachasom Babilon, ond nid 
aelh lii yn iacli; gadewcii hi, uc awn ba«b i’w wlad : canys ei 
bnrn a gyihaedd i'r nefbedd, ac a ddyrehafwyd liyd yr wybrau’’ 
X Jer. li, 9). Y fi'ordd i fyn'ed, vw trv/y gyfarwyddvd gweision Duw ; 
aud “ where there is a will, there is a way." — G ol.J 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 
S E F M E 1 15 I O N J A C O B. 

[Parhad o dud. 141.] 

TESTAMENT GAD. 

A wnaet/i efc tV> blaut u-rth faru) y ytif/hylch Cett/igen. 

Gwrnniio ar Gad. a enclitd eynbeii, 

Na’d rili f.uwes falais lilen ; 

Goilde' "am, ua diiysu dilieia, 

Duw ei liun y cas-ueib goopa. 

CoriAD o dystiolaeth Gad, ac o’r petlmu a lafarodd wrth ei blant, 
Yii y ganled a’r seithfed llwyddyn o’i fywyd, gan ddywedyd, 

Myfi oeddwn y seithfed mab i Jacob, ac yr oeddun yn gyfar- 
wydd a chryf i fugeilio del’aid ; yr oeddwn yn ca<l\\ y praidd y nos, 
ac os deuai un llew, neu lewpard, blaidd, neu artli. neu ryw l’wyst- 
nlod gwylltion ar ein praidd, mi a redwn alo, ac a’i Iladdwn. 

Joseph hefyd a fu gyda ni yn porthi y del'aid ynghylcli deng 
niwrnod ar hug iin, a hwn ydoedd dyner, ac o herwydd gorraod 
gwres, a syrtldodd yu glaf, ac a aeth atíref at ein tud i Hebron, yr 
hwn a’i llettyodd ef ar ei ben ei bun, am ei fod yn ei garu ef. 



rDoon* seion. 


159 

A Joseph a ddywedodd wrih ein lad fod meibíon Bilha rn afrnd- 
loni ei dda ef yn Zilplia, ac yn R«neut)»ur difrod o honynt hob 
irybod i Juda a Reuhen ; cnnys gwyhod yr oedd ef ddarfod i nii 
achub oen allan o safn yr arlh, ac a ledduis yr arlh, ac o herwydd 
nas gallai fyw (a'r peth a'm blinodd i) ni a'i lladdHSom.ac a’i hwyt- 
asom, ac efe a ddywedodd hyny i’n Ind ; a’n brodyr n anfoddlon- 
odd yn ddirfawr am ei waith ef, Ve hyd v dydd y gwerthwyd ef i r 
Aipht. Ac ysbryd cenfigon oedd ynof fi gymmaint, fel nad allwn 
gael yn fy nghalon wrandawiad i Joseph sij«rad,nac edrych arno, 

0 herwydd iddo achwyn arnom yn gyhoeddoa am fwyta yr oen, 
heb i Juda fod gyda ni ; i fod yn fyr, efe a wnai i’n tad g<»fio pob 
peth a ddywedai wrtho. 

Ond yn awr, fy mhlant, yr wyf yn cydnnhod fv mbechod, fr 
mod yn fynych yn cìiwennych ei ladd ef, o herwydd casineb oedd 
genyií o’ra caloniddoef, ac yr oeddwn yn hollol heb drugaredd 
tuag ato ef, a*r achos o’m mawr genfigcn iddo, oedd o lierwydd 
ei freuddwydion ef; am hyny, mi a fynwn ei ddyfelha ef, 
fel y pawr yr ych wellt-glas y ddaf*ar; ac am hyny Juda a minnau 
a’i gwerthnsom ef i’r Ismaeliaid, am ddeg nr liupain Gildarne, yr 
hyn yw chwe phunt, o ha rai, nyni a gadwasom ddeg yn ddirgel, 
ac a ddangosasom i’n brodyryr ugain ereill : nc felly cyhydd-dod 
a wnaeth i ni ewyllysio ei farwolaeth ef. Ond Oiiw ein tadau ni 
a’i gwaredodd el' o’indwylaw, fel na cbawn wneiitliury falh ddryg- 
ioni yn Israel. 

Ac yr awr hon, fv mhlant, rlioddwch glust i ciriau gwirîonedd, 
fel y bvddo i chwi fvw yn gyfìawn, a chadw cyfraith y Goruc)it»f, 
ac nad eloch ar gyfeiliorn trwy genfigen, o herwydd hyny sydd 
ddrwg yn ngwaith pob dyn. Pa betb bynag a wnelo ora'.l, hyny y 
mae y cenfigenus yn ei gasâu ac yn ei ffieiddio. Ac os bydd i un 
gadw cyfraith yr Arglwydd, etto nid ydyw vn ei ganmoî : ac er 

1 un ofni yr Arglwydd, ac ymddwyn yn gyfiawn, er liyny nid yw 
efe yn ei garu, eithr yn cahlu’r gwirionedd, ac yn cenfigenu wrth 
yr hwn sydd yn trefnu ei ffyrdd yn union, y mae ef yn n.awrygu 
cahledd, ac yn caru gwatwar-gerdd. Ac o herwydd i gasineb 
ddallu ei feddwl, y mae ef'e yn gwneutbur â’i gymmydog, megys 
a íî V gwnaethom nînnau i Joseph. 

Gan hyny, fy mhlant, ymgedwch oddiwrth ga«ineh, o herwydd 
ei fod yn gweithredu drygioni, ie, yn erbyn yr Arglwydd, canys 
ni wrendy eiiiau goriîhymyn Duw ynghyleh caru o ddyn ei gym- 
mydog, eithr l'e a becha yn penfigeiius yn erhyn yr Arglwydd. Ac 
os trosedda brawd, V n»ae efe allan o law yn ei gyboeddi ar led,ac 
yn brysnr yn ei eii"g farnn i farwrdaeth, neti i guel cerydd am ei 
gamwed.d ; ac os bydd y troseddur yn was, neu yn wr caetli, mae yn 
ei gyhoddo wrth ei feistr, ac yn dychymmyg pob modd a allo i’w 
erlid ef, ac i’w roi i farwolaeth, os bydd bosibl ; canys niae casineb 
yn gweitlno gyda cherfigen, ac mae yn ddrwg ganddoglywed neu 
weled fod dynion yn myned yn en blaen yn llwyddiann us, trwy 
wneuthur daioni. Canys megys ag y rnae cariad yn dwyn ewyllys 
da, ie, at y maiw, gan ddymuno ei fod yn fyw, ac yn ewyllysio, ped 


160 


ÜDOORN 3EION. 


f’ai bosihl, attal rhag marwoiaeth y rhai a fnriwyd i fnrw j eithr 
cenfigen sydd yn ehwennych lladd y hvw, ar yn ei farnu yn an- 
nheilwng o fywyd am y troseddiad lleiaf : canys yshryd casineb, 
trwy ddrwg gyndynrwydd y galon, sydd yn gweithio yn gytou 
gyda Satun yn mhob petli. ie, hyd larwnlaeth u dinyslr dyuion. 

Ond y mne ysbryd cariad, trwy liir ymaros, yn gweilhio gyda 
chyfrailh Duw, er lleshad i ddynion. 

Casineb svdd ddrwg, o herwydd ei bod yn aros gyda chelwydd, 
gan ddadleu yn wastad »1 yn erbyu gwirinnedd, a gwneuthur 
defnydd mawr o faterion bychain, gm orchuddio goleuni â 
thywyllwch, a cliyfrif y meiys yn chwerw, a Jysgti enllibio, 
rhyfela, gorthymu. a llaweroedd o bub drygioni, ac o’r diwedd yn 
llenwi y galon o l.ob gwenwyn dietlig. 

Fy mhlant, vr ydwyf yn dywedyd y pethau hyn drwy brofíad, 
f«l v bvddo i chwi oclielyd casineh, a glynu wrtli gariad dtiwiol ; 
uniondeb a ymlid ymaith gasineb, a gostyngeiddrwy.dd a’i Uadd; 
canys y tnae yn gywilydd gan wr cyfi iwn gostyngedig wneulhur 
cam, nid rhag ofu cerydd, on I er rawyn cydwybod, o hcrwydd bod 
yr Arglwydd yn gweled ei ddyben ef ,• nid yw vn cablu neb, o 
blegid ofn y Goruchaf svdd yn gorchfygu casineb ; canys nid yw 
yr hwn sydd ag ofn yr ArglwydJ yn troseddu, neu yn gwneulbur 
cam ag un dyo, gymmaint ag mewn meddwl. 

Ac o’r diwedd mi a ddaethuin i wybodaelh o’r pethan hyn, pan 
yr edifarheais o herwydd fy vm>ldygiadau tuag at Joseph, o 
herwydd bod gwir edifeirwch yr hwn svdd yn ol ewyllys l)uw, yn 
marweiddio y pethau drygionus, ac yn dyfod â dyn i ufydd-dod, 
yn ymlid ymaitli y tywyllwch, yn goleuo y llygaid, yn rhoddi 
gwybodaeth i'r meddwl, ac yn arwain yr enaid i fwynhad o’r 
iachawdwriaeth. Canys pa belhau bynag y mae dynion heb el 
wybod o honynt eu hunain, hvny y inae edileirwch yn ei ddysgu 
iüdytiL Canys fe a’ni dygo.ld i benyd calon ; ac oni buasai 
gweddiau fy nhad Jacob, rnytì yn sicr a fuaswn farw allan í» law ; 
canys yn y prth y pecho dyn. yn yr unrhyw Letli v ceryddir ef ; 
ac yn gymroaint a’m bo»l yn ddidrugaredd tuag at Joseph, fe orfu 
i mi oddef yn fy nghalon g\ tìawn farn Dtiw dr<»s yspaid un mis 
ar ddeg, lel y bydtlai i amser fy nghystudd fod yti cvrhaeddyd 
allan yn union i'r amser y buom yn cvmhell gwerlhu Josepb. 

Yn awr, gan hyny, fy mblanr, cared poh uo o honoch eich hrodyr, 
a bwriwch yniailh gasineb allan oYh calonau, gan garu v uaill y 
y llall mewn gair a gweithred, ac amcan y ineddwl. Canys o llaen 
fy nhad mi a ddywedwn yn dyner am Joaepli, ond o’r tu ol iddo, 
yspryd cenfígen a dywylla fy nealltwriaelh, ac a deintiai fy 
meddwl i'w ladd ef. 

Am hyny cerwch eich gilydd o’ch calonau, ac os trosedda un o 
honoch yn er'nyn y llal!, hyshyswch itldo yn Iwynaidd o'i blegid, 
gan fwrw allan wenwyn casiueb, heb leithrin dim twyll yn y galou ; 
ac os bydd i’r troseddwr gyl'addef, a bod yu ddrwg ganddo o’i 
blegid, yna maddeuwch iddo ; ac os efe a'i gwada, nac ymrysonwch 
ag ef, rhag iddo syrthio i dyngu ac felly pechu yn ddau ddyblyg. 


CDGOnN 8EION. 


101 


Ma ndewcb i un dyeithr eich clywed clmi yn dotgan dirpeîion 
eicb gilyiid ine»u amryfusedd, rhag iddo droi i fod \n ddrwg 
ewyllvsiwr i cli«i, a gweitliio rhyw fawr ddrwg yp eich erbyn •, 
canys efe a ymddyddau yn dwyllodrus, ac a gloddia oddi lnnodd 
i wi.euthur rhy w dro egr, gan gymmeryd ei wenwyn o’th law di 
dy hunan, 

Gan hyny, os efo a’i gwada, a chywilyddio o'i hlcgid, gan dewi 
a son pnn geryddir ef, na fwrw ef allan, o herwydd drwy wadu y 
roae efe yn edifarhau, ac fellv ni throsedda efo mwy i’th erbyn, 
ond efe aìh aurhydedda di, a’th ofna, ac a fydd raewn llonyddwch : 
ond os efe a fydd yn ddigywilydd, ac a barha yn ei ddrygioni, 
yna bwrw yr ymddial i Dduw á’th holl galon. 

Ac os un ui all a fydd inwy llwyddianuus nâ thi, na fliner dydi o 
blegid hyny, ond gweddia drosto ar iddo gael perlfuith Iwyddiant; 
canys fe ullai y bydd hyny er daioni i cliwi ; ac os dyrchefir ef 
fwy fwy, na chentìgenw ch wrtho ef, ond cofiwch fod yn rliaid i 
bob cnawd larw ; roolianna yr Arglwydd am hyny, yr hwn sydd 
yn rhoddi pethau daionus a Uesol i bob dyn. Ceisiwch farned- 
igaethau yr Arglwydd, ac felly dy feddwl u’i gád ef yu llonydd, 
ac a fydd mewn llonyddwcli. 

Yn awr, os gwr a gyfoethogir trwy foddion drygionus (megy» 
Esau, brawd ein tadj na chenfigenwch wrtho ef; canys wrlh 
uneuthur felly y mae dyn yn cyfarchwylîo yr Arglwydd, naill ai 
i gymmeryd yroaitb ei dduioni oddiwrth yr annuniol, neu efe a’i 
gâd ef yn Uonydd i edifeirwch, neu ei gadw yn ddiedifeiriol, i’w 
ddiddiwedd boenedigaelb. Canys y gwr llawd a cbanddo ddigon- 
olrwydd o bob peth, sydd yn rboddi diolcbgârwch i’r Arglwydd, 
a gyfoethogir gan bawb, ac nid yw neb yn ewyllysio uiwed iddo. 

Gan hyny, fe meibion, ymaith â chasineb o’ch calouau, a 
cherwch y naill y llall â meddyl fryd union : ac ewyllysiwch i’ch 
plantchwi anrhydeddu Lefi a Juda, canys allan o honynt hwy y 
cyfyd Duw Achubwr i Israel. Canys mi a wn y bydd i'ch plant 
chwi yn y diwedd ymadael oddiwrthynt hwy, a rhodio raewn pob 
math o anwiredd a drygioni, a llygredigaeth o flaen yr Arglwydd. 

Ac ar ol ychydig orphwysdra, efe a ddywedodd drachefn, Fy 
meibion, gwrandewch ar eich tad; cleddwch fi gyda fy nhadau. 

Ac felly, gan dynu ei draed efe a hunodd meun tangnefedd ; 
ac ar ol pump o tìynyddoedd fyned heibio, hwy a’i cariasant ef 
yno, ac a’i dodasaut ef gyda’i dadau yn Hebron. 

(i’tr; barhau.) 


RHYBYDD I LYWYDDION Y CYNNADLEDDAÜ A'U 
HYSGB IFENWYR. 

Uhybtddir Llywyddion ac Y T sgrifenwyr yr holl Gynnadleddau 
a'r Cangenau yn Nghymru, i ddanfon i mewn eu cyfrifon hanner- 
blynyddol, at y Llywydd Fhillips, erbyn y 7fed o Fehefin neaaf* 


Ì62 


ÜÜGORN SiSION. 


Gwnelcr y cyfrif i fyny ur y laf o l'eheûn. Yr hyn a ofynii yw 
rhif y cangenau, yr urchoffeiriaid, y degau-a-thrugain, yr l»en- 
uriaid, yr offeiriaid. dysgawdwyr, a’r diaconiaid; a esgy tnunwyd, 
a fu furw, a ymfudodd, a fedyddiwyd, rliif presennol yr aelodau 
(ac yn rnhob amgylcliiad cynmvysed rhifyr aelcdau rif y swydd- 
ogion a’r aelodau gwasgaredig helyd), ac enwau y Llywydd a’r 
Y8grifenydd. Gobeithiwn y gofala y Llywyddion fod y cyfrifou 
yn cael eu rhoddi mewn ainser prydlawn, hyny yw, erbyn y 7fed 
dydd o Fcheíin, fol na orfoder ni i ddysgwyl aiu danyut fel 
arlerol. 


LLAFAR “ UDGORN SEION." 

Ty uld, tyred i’r ddiangfa, 

Ffo i’r noddfo, brysia’n glau 
O liyll orthrwm Uabilonia, 

Dydd ei difrod sy’n nesáu. 

Gwel ! cei wared o’th elyniou, 

Saf yn wrol i dy ran ; 

Draw ar hyfryd fynydd Seion 
Cei orfoledil yn y maa. 

O braidd bychan, paid ag ofni, 
Derfydd rhwystrau, seinia gâD, 
Cei dy DUuw yn noddwr iti 
Yn y dwr ac yn y tán. 

Er dyoddef maith helbulon, 
Rhwng gelynion ar y llawr, 
Draw ar byfryd fynydd Seiou 
Cei dy elifeddiaeth /awr. 

Paid, bererin, gâd dy ofnau, 

( Paid â’th alar, paid a’th boen, 

Cwyd dy ohvg, sych dy ddagrau, 
Gwel dy artref gyda'r Oen ; 
Gwraudo lais Tywysog bywyd, 
Gwel dy goron yn dy law, 

Cei d’adduruo â phob gwynfyd, 
Gwisgi itufarwoldtíb draw. 


UDGOftN SBION. 


163 


Cân, mac’th ymdrech bron a gorphen, 
lìmidugoUiieth g«i i*lh ran, 

A r dy gwynfan y daw diben, 

Meddi ryddid yn y man; 

Os caethiwed Babel greulon, 

Fu*n dy lelhu lawer gwaith, 

Draw ar hyfryd fynydd Seion 
Cei lawenydd PEN DY DAITli ? 

Aberamman. Dewi Flfed Jonbs. 


AMRYWIAETiIAU, &cr. 


Rhybydd i Ymfudwyr. — Dyfynwn a çanlyn o lythvr Daniel 
J&vans (uynt o llirwaun), at; syd.i yn bresennol yn St. Louis, 
fel rhybydd i’r Saint svdJ yn yint'udo: — “ Ar eich dyfodiad i 
New Orìeans, rliaid i chwi brynu bwyd, ac fel.lv nuwid eich 
arian. Cew« h arian America yn eu ile; gan hvny, rhaid i chwt 
eu deall hwynt cyi; dyfod ynia, iei na chatfoch eich twyllo ; 
eithr y mae liawer o anhawsdra i'w deall liwynt. Y inae arian 
gwahanol wledydd a theyrnasoedd yn cael eu harferyd yraa. 
Ond arian Amf*rica sydd fel y canlyn : — Dolar yw Is. 2c., iian - 
ner dolar yw 2s. lc., chwarter iloler yw Js 0£c., dime y\v ôc. r 
hanner dimo yw 2{e., bit yw tua 6c , cent y\v ^c. Wrth newid 6c , 
chwi a gollwch ic. ; wrth newid swllt chwi a goilwch 2c. ; wrth 
newid banner corou, chwi a t;oll\vch ôc ; felly, na chymmerwch 
gyda chwi arian gleision. Wrth newid penadur, bydd i chwi 
eunill 2c. ; ond yn yr arian gleision, bvdd i chwi golli. Hefyd, 
y mae llawer o aur a biliau yn caol eu dofnyddioyny wlad hon.’’ 
Geill y cynghorion byu Fod o lês. 

Rhwymo Llyfrau. — Mae awydd arnom i roddi ychydig o 
gynghorion ynghylch rhwymo ilyfrau. Na fyddwch yu awyddus 
i rwymo gormod gyda eu gilydd; canys y mae llyfrau trwchus 
yn tori llawer yn gynt, «c yn gofyn ail rwymiad. Mae un gyfrol 
o'r Udgorn yn ddigon byth o lyír, onide ni wnelem ef yn gyfrolau 
blynyddol. Pan fyddo amryw gyfrolau wedi eu rhwymo yn un, 
y mae’r treuliad ar y cylryw yn llawer mwy na phe buasent ar 
wahan, fel y gellid eu defnyddio bob yn un. Gwell rhwynio y 
traethodau eyda eu gilydd, yn un llyfr, nâ’u cymmysgu gyda’r 
Udgom, Eurgrawn, &c. Nid oes neb yn well yn y pcn draw, 
trwy rwymo llawer ynghyd. Er hyny yr ydym ni yn rhwymo 
llyfrau pawb fel y byddont h\vv yn dewis; canys nid yvr 
wahaniaeth i ni, nag i un rbwymwr arall, pa un ai tew ai tonau y 
byddo’r llyfrau a rwymir : i’r perchencgwyr y perthyna. 



164 


UDGORN SEÎON. 


Yr Ymfidwyr Cymrf.ig Diweddaf. — Yr ydvm wedi pweled 
llythyron oddiwrth l)avid Jone9 (Mynwy), William Beddoe 
(Merthyr), a J. l)avies (lVndaren), yn hyshysu iddynt ddechreu 
eu taith ar y laf o Chwefror, a chyrhaedd New Orleans yn 
ddiangnl ar y Gfed dydd o Ebrill. Allan o pwmpeini o 374 ni bu 
farw ond pedwar, tri o ha rai oeddynt fahanod atiach cyn eu 
cymmeryd ar y llong. Mercli i’r hrawd Eratt oedd un o’r habanod, 
yr hon a beraroglwyd er ei chladdu yn New Orleans. Yn mhlith 
y Cymry. priodwyd Edword Williams, o Laneili, sir Gaerfyrddin, 
u}» Ann Morgan o’r Cwmhach. JMae rlioi lianes helaeth o for- 
deitbiau yn myned b'llach \u rhy gyffredin; er liyny y mae 
llawer o bethau yn llythyr y brawd Beddoe a ewyllysiem eu 
cylioeddi pe buasai lle genym. 

Yr hwn sydd yn dvsgwyl am gyfleusdra i wneuthur Uawer ar 
unwaith, a ddichon anudlu allan ei anadl olaf mewn dymuniadau 
ofer, a cliaifl* ofldio yn ei Oiiau diweddaf am ei l'wriadau diles a’i 
sel atìflfi wythlawn. 

Y Bywyd Dynol. — Y hywyd dynol sydd yn cael ei yspeilio 
yn barhuus gan oresgynwyr; un u ledrata ymaith a»r, a’r llall 
ddiwrnod; un a guddia y Uedrad trwy ein gyru mewn gormod 
brys at ein gorchwylion, a’r llall trwy ein suo û phleserau a 
digrifwcli; on.d y dil’rod a barha i fyned rhag ei llaeu, hyd oni 
fyddoin wedi colli y cwbl. 

AmsEr. — Amser yw yr hyn sydd nrnom fwyaf o’i eisieu, ond 
amser yw yr hyu n ddelhyddir waethaf; heb ystyried y bydd yn 
ihaid i ni ruddi cyfrif am dano pan na fyddo ainser mwyach. 


Taliadau o Fai 1 hyd Mai 15. — Sir Gaerfyrddin, £12; Sir 
Gaeruarfon, £2 IOs; Sir Feirionydd, £1 9s ; Sir Ddinbych, ; 
Dinas, 8s; Pontytypridd, £1; Pendulwyn, 10s4c; Georgetown, 
7s 6d.; Pendaren, I0s6d; Cefn, I4s; Pendulwyn, 2s 2c ; Aler- 
thyr, £1 I0s; Cyfanswm, £22 ls6c. 

Newydd ei gyhoeddi, pris ceiniog, neu 7s. 6c, y cant, 
Traethawd ar Wyrthiau. yn darlunio pa beth ydynt, eu dyben, 
y pryd eu cytlawnir, a’u safouolrwydd i brofi dwyfoldeb crefydd ; 
gan J. Davis, Merthyr. 

Ymddengvs llythyr y Llywydd F. D. Richards at y 
IJywyddion a’r Dospartliwyr yu ein rhifyn nesaf, megys ag y 
mae yn y Slar ain Fai 15, 1851, yr hon a anfonir i ni yn rnlaen- 
llaw bob pythefnos. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lvfrau, i John Davis, Printer , John's Street , Georgctown, Merthyr- 
rgdfii: 


i. Ui V 1 S , ARGRAFPrDD, M BBTH VR-TYDP1 L. 



UDGORN SEION, 

NF.U 

ŵrnt g ŵatitt. 

Rnir. 11.] MAI 31, 18.51. [Pris \g. 


AT HENURIAID LLYWYDDOL A DOSPARTHWYR 
LLYFRAU CYNNADLEDDAU YR EGLWYS YN Y 
DEYRNAS GYFUNOL, SEF PRYDAIN FAWR A’R 
IWERDDON, YNGHYD AG EIDDO YNYS MANAW 
A’R CHANNEL ISLANDS. 

(O'r ° Millennial Star.”) 

Anwyl Frodyr a Ciiyd-\vei9jon, — Gelwir eich sylw yn neill- 
duol at destun yr erthygl hwn, hyny yw, sefyllfa arianol eich 
Cynnadleddau, mewn cyssylltiad ag eiddo y swyddfa hon. Mae 
yn ffaitli deilwng o ddiolchgarwch a chydnabyddiaeth gerbron 
Duw, fod cylchrediad y gair argraffedig, yn y rhan fwyaf o’r 
Cynnadleddau, wedi cynnyddu yn ddirfawr yn ystod y ddau 
chwarter diweddaf, i’e, uwclilaw un arall oddiar rheoleiddiad yr 
eglwys. Yn hyn yr ydyra yn gorfoleddu yn ddirfawr, ac yn 
gweddio y hydd i’r un ysbryd duwiolfrydig ac anturiaethol 
gynnyddu, hyd nes y byddo pob Cynnadledd a Changen yn cael 
eu deffroi a’u cynhyrfu i efelychu esiaraplau y rhai ag sydd wedi 
myned rliag eu bîaen gyda’r gwaith gogoneddus hwn. Mae 
profiad yn profi yn ddyddiol i ni, i’r Saint, ac i’r byd, pan fyddo 
ei fobl Ef yn ymdrechu taenu gwybodaeth, am yr Efengyi 
ogoneddus i’w cyd-greaduriaîd, mewn cariad, addfwynder, â 
gweddiau lawer, fod yr Arglwydd yn arddel eu hymdrechiadau 
gostyngedig, ac yn eu coroni â llwyddiaut, yn fynych i raddau 
annysgwyliadwy. Er enghraifft, y mae un person wedi derbyn 
dim llai nâ deg swllt, mewn cyfraniadau gwirfoddol, oddiwrtb 
‘bersonau nad oeddynt yn aelodau yn yr Eglwys, i gynnorthwyo $ 

D [CTF. III. 



UDGÖRN SEION. 


)f»6 

brynu traethodau at ddosparthu. racwn un wythnos, tra wrtli pí 
gwailh o ddosparthu yn y tai, yn ci dosparth )*i o'r dref. Mae 
yr amser ag sydd wedi myned heibio eisoes oddiar sefydliad 
cyffredinol Cyradeithasau Traethodau, a Chlybiau IJyfrau yn 
rahlith yr Eglwysi, wedi decbren llefaru yn effeithiol rhyfeddol, 
lle raae y moddion hyn wedi eu mabwysiadu, trwy yr ychwaneg- 
iad mawr a chynnyddol o aelodau at yr Eglwys, pan achosi 
ysbryd ymchwiliad ar ol gwirionedd, yu j’r eglwys ac allau o 
honi, yn mhlith pa rai yr ydym wedi sylwi ar olygyddion a 
chyhoeddwyr; ac mewn amrywiol o amgylchiadau, lle yr oedd 
y gwaith wodi myned i ystad o farweidd-dra a chysgadrwydd, 
y mae y moddion liyn wedi ei gynhyrfu i sefyllfa o fywyd a 
by wiogrwydd ; mewn gwirionedd, lie bynag yr vdvs wedi mab- 
wysiadtt y cynlluniau at ledaenu llyfrau a thraethodau, y maent 
wedi rhoddi y profion mwyaf o’u defnyddioldeb, a’u cyfaddasiad 
at anghenion y bobl, ar bynciau crefydd ddadguddiedig ; a lliaer 
obeithir, y bydd i’r Cynnadleddau a’r Cangenau hyny nad ydynt 
wedi gwneyd y cynnydd hwnw yn ngwybodaeth Duw, ac mewn 
ychwanegiad at eu rliifedi, yr hyn a yraddengys yn ddyraunol 
iddynt hwy i’r dyben o gadtv yn mlaen gyda’u chwaer 
eglwysi, gaeleu tueddu i gaelallan feddyginiaeth trwy y moddion 
hyn, y rhai a arferir yn awr mor gyffredinol. 

Gelwir eich sylw neillduol at y ffailh, fod swm y dyledion am 
Iyfrau, Stars, &c., ar y gwahanol Gynnadleddau, ac ereill, am y 
chwarter yn terfynu Mawrth 15, a cliyhoeddedig yn Rhif. 7, am 
Ebrill 1, y flwyddyn bresennol, yn dyblu yn agos y swm a 
gyhoeddwyd yn Rhif. l,dyledus am y chwarter blaenorol : ac y 
mae cynnyddiad y ddyled yn ystod y chwarter diweddaf, wedi 
mwy na dyblu y cbwarter cyn hyny; yr ydytn vn gweled fod 
hyn yn darogan lliwer am gynnydd ychwanegol teyrnas ein 
Gwaredwr yn yr arnser dyfodol, yn gystal ag arwyddo yn 
wirioneddol a nerthol ei chynnydd presennol, canys y mae yn 
rhaid iddi ymhelaethu, ac fel y byddo yn ymbelaethu, y mae 
rhaid i’n cynlluniau a’n trefniadau ninnau ymhelaethu yn 
gyferbyniol iddi, hyd nos y buddugoliaetho. Mae y galwad mawr 
am lyfrau yn ystod y chwarter diweddaf werli hollol ddihys- 
byddu yr wythfed argraffiad o'n Lyfr Rymnau. Mae Llyfr 
Mormon, a’r Athrawiaeth a’r Cyfammodau yn agos â bod allan 
o brint hefyd. Fel mynegair i’n golygiadau am yrahelaethiad, 
dywedwn fod argraffiad o bedair niil o Lyfrau Hymnau, yn 
1847, yn cael ei ystyried yn ddigonol at yr alwad a ddysgwylid. 
Yn 1849, cafodd yr wythfed argraffiad o ddegmil ei gyhoeddi, ac 
y mae y nawfed argraffiad, yr hwn sydd yn y wasg yn hresennol, 
yn cynnwys pum mil ar hugain, ac i fod yn barod yn fuan i'w 
werthu. Wrth edrych, ynte, ar ein cynlluniau heîaeth er cy- 
hoeddi amrywiol weitliiau yr Eglwy»;, a’r symiau cynnyddfawr 
sydd yn ddyledus oddiwrth y Cynnadîeddau, y mae yn dyfod yn 
ddyledswydd arnom i alw arnoch ar yr araser presennol, i gyd- 
weitliredu gyda ni yn fwy effeithiol, trwy beri fod i bob trysor- 



UDGORN SE10X. 


167 

íeydd vn cyfodi oddiwrth werthiad rhai neu yr oll o lyfrau yr 
Eglwys, a ullant fod yn eich dwylaw, gael eu danfou i ni heb yr 
■oediad priodol lleiaf. Nis gallwn ni glirio ein cyfrifou gyda yr 
Argraffydd a’r Llyfrwertbwr, trwy ymddwyn fel ag yr ymddyg- 
wvd aty Crynwr. pan v collodd ei lyfr-cyfrifon, sef, trwy ddweyd 
<l parhncd brawdgarwch Ni wna dini llai na Phunnoedd, 
Sylltau, a ( ’heiniOi»au, ateb eu pwrpas hwy ; ac ni wna dira llai 
na hyny atcb ein pwrpas nii nau ; ac ychwaith, ni all dim yn fyr 

0 sylw parod a ffyddlawn ar drafodaeth fasgnacholyr Eglwys, ein 
galluogi ni i gario yn mlaen waith Duw, yr hwn a ymddiriedwyd 

1 ni, pa nn bynag ai yn y Swy ddfa, neu yn y Cyunadleddau ; ac os 
na fydd dyn yn flyddlawn yngbylch y niaramon anghyfiawn, pa 
fodd y ceir ef yn deilwng i ymddiried iddo y gwìr drysorau ! 

Oddiar hydref 1846, urferiad sef)*dlog y Cyunadleddau oedd 
apwyntio dosparthwyr trwy bleidlais, trwy yr hyn yr oeddynt 
yu rayned yn atebol drostynt mewu Punnoedd, Sylltau, a Cbein- 
iogau, mewn acbosion o fetbiuut. Os oes rhai o’r cynnadledduu 
wedi colli golwg ar hyn, bydded iddynt wneuthur felly yn eu 
cyfarfod charterol nesaf, ac hysbysu yr unrhyw i’r Swyddía 
hon. Fe welir, ynte, nad oes un dosparthwr cyffredinol yn 
gyfrifol i’r Swyddfa hou, ara gyflawniad dyledswyddau ei swydd, 
eithr i’r Gyunadledd a wasauaetha ; a’r Gynnadledd yn unig 
sydd yu gyfrifol i’r swyddfa hon, ynghylch talu yr holl ddyled 
ag y darfu i’w dosparthwr fyned iddo er eu mwyn. Dyledswydd 
yr henuriaid llywyddol, i’w gwneuthur eu liunain yn ll.wr wyb- 
odus o sefyllfa cyfrifon eu dosparthw ? yr, a mynu gweled, mor 
aml ag unwaith bob chwarter, fod swm y dyledion oddiwrtb yr 
îs ddosparthwyr, ynghyd ;Vr llyfrau, traetbodau, Stars, &c., ar 
cu dwylaw, yn cyfateb yn gymhwys i swm y dyled i’r swyddfa 
hon ; a clian foá y dosparthwyr yn y cangenau yn cael eu cyf- 
arwyddo i beidio gwerthu llyfrau yr eglwys ar goel i bersonau, 
ond ani arian yn unig, yna os bytìd i’r cyfarwyddiadau hyn gael 
eu cario allan yn ffyddlawn ac yn unol, ni fydd unrbyw anhaws- 
dra i settlo eich cyfrifon yn chwarterol. 

Frodyr, na fydded i wylder neu ledneisrwydd gau eich 
rhwystro i gyflawni y ddyledswydd hon yn ddioed ac yn ffydd- 
lawn ; nid yw yn ddigon i chwi roddi cyfarwyddiadau i’r dyben 
hwnw, eithr gofynir i chwi fynu gweled fod y c> farwyddiadau 
hyny yn cael eu cario allan. Os bvdd eich dospanhwyr yn 
uniawn a ffyddlawn yn eu dyledswyddau, bydd yn dwyn ílawen- 
ydd neillduol iddynt i gyfiwyno eu hyraddygiadau a’u cyfrifon, 
er i chwi eu harolygu a rhoddi cyng'norion llesol ; ac os daugosir 
unrhyw wrthwynebiad ar eu rlian hwy, i gyflwyno eu hachos yn 
deg a gonest i’r goleuni — mae hyny yn nnig yn reswm digonol, 
am y gofal a’r diwydrwydd, a annogwyd yn barod, ar eich rhan 
«hwi. 

Dylai fod pob uosparthwyr, cyfrifon pa rai a gyrbaeddant £5 y 
chwarter, wneuthur eu taliadau yn fisol, a’r rhai sydd â’u taliadaa 
yu llai a ddylent ddanfon tua chanol a diwedd pob chwarter, gaa 



lDgorn srion. 


16 » 

gyrameryd gofal fod eu tâl diweddaf raewn pryd i’w gyhoeddí y r 
nghyfres y r'yledion ain y chwarter hwnw. 

Mae y díioni raawr sydd yn ngallu dosparthwyr y llyfran a’r 
Star i wneuthur, yn ystyriaetìi a ddylai arwain i ddewis dynion 
anturiaethol a chyftawn— dynion o ffydd, y rlmi sydd yn rayf- 
vrio helaethiad, cynnydtî, ac adeilada^th Teyrnas Dduw — 
dynion sydd yn ceisio yn gvntaf Deyrnas Dduw a’i gyfiawnder 
Ef, y rhai ni aberthnnt ei lles er mwyn ryfteusdr: personol nee. 
elw, pa nn bynag ai eiddo eu hunain ai eiddo rhywun arall, p:« 
nior agos, anwyl, ac ymd>liriedgar bynag y pallant fod ; raegys, er 
enghraiflt, Mae y cyraraydog lluuau, gan wybod fod arian 
Eglwysig yn nwylaw y dosparth" r, yn dymuno cael benthyg 
swm fechan am ychydig o ddvddiau, tuag at gyflawni rhrwbeth 
pwysig. Y dosparthwr, gan deimlo ewyllys i wneyd cymmwynas, 
a chyda hyny yn dra adnabyddus o’r bra\'d Hutìbîì, ac yn roeddu 
ymddiHed mawr ynddo, a rodda iddo íenthyg ychydig o hunnoedd. 
gan gredn yn ddios mai pryd bynag y buasai eu heisien y byddai 
efe yn eithaf parod i dalu ; yn fimn dacw anlwc annysgwyl- 
iadwy yn tor? yraaith » i ohaith i enniil méwn rbywbeth, ac y mae 
efe yn analluog i ddychweìyd yr arian i’r brawd da y Dos- 
parthwr. Mae y Dosparlhwr \n caredig guddio anlwc y brawd 
Hunan, hyd ra»s y gofynir iddo «Idangos ei gyfrifon, pan wele, 
a llyna, raae y swra yn yraddangos yn nghyfrilon y Dosparthwr. 
\n arian a roddwyd yn lenthyg i Hunnn. Mae v Dosparthwr 
vn awr, trwy fod \n analluog i wneuthur taliad llswn, neu o» 
yn alluog, nid yw yn foddlawn, efallai, i dalu yr hyn a fnasai 
y braw’d Llunan wedi ddychwelyti, oni buasai ei fod wedi cyfarfod 
ag anlwc, wedi dyfod yn droseddwr; 8c y mae efe a’r brawd 
Hunan wedi colli yroddiried y Saint, a pberygln eu liarosiad yn 
Eglwys Dduw; ac y raae yn rbaiu i’r Gynnadledd yn awr i 
gyfarlod â’r dyled. 

Yn awr, erfyniwn yn neillduol, pan fvddo digon o arian mewn 
llaw er eu rhoddi at wasanacth nnrhyw beth pa bynag, y bydd y 
cyfryw yn cael eu rhoddi at wasanaeth eu gwir berclienog — yr 
Eglwys, trwy ddanfon yr unrhyw i gyfarwyddyd swyddfa y Star. 
Nid yw yr Eglwys etto wedi dyfod yn ddigon cyfoethog i agor 
swyddfaoedd bpntliyca a newid, mewn ararywiol ranau o’r 
deyrnas; a thaer ddyranna i ochelyd vr anghenrheîdrwydd o 
feuthyca, yr hyn feddylir a ellir effeithio, os bydd i’r dosparth- 
wyr droi drosodd eu ceiniogau cytìyra-dro i'w chyunorthwy 
parhaus. Mae yn rhaid ei fod yn amlwg i bob dyn ystyriol, 
pan y raae y fath swra gynnyddol o stock yn sefyll allan yn y 
Cyunadleddau, os na í'ydd sylw cyferbyniol yn cael ei wneuthur 
i wneyd taliadau buan, fcd ein gallu ni i helaethu y gwaith o 
gyhoeddi yn cael ei leihau yn fawr iawn ; a cbynnyddir ein 
hanalluogrwydd yn ol rhifedi y cyfryw ag ydynt yn talu am 
wyth neu ddeg rais gyda'u gilydd, a’r cyfryw hefyd, nad ydynt 
yn cynnyddu yn eu hcirchion am gyhoeddiadau, ond yn gadael 
eu dyled i redeg gwarter ar ol chwarter. Mae yn dda genym i 



UDGORN SEION. 


HS9 

hyzby%\i fod yr enghreifl'tiau hyu yn ychydig, eitbr taer dilym- 
unwn y byddant yn fuan yu liii. 

Nid yw yn ddoethiuei) i’r hennriaid llywyddol i feicliio eu 
hunain gyda dyledswyddau dosparlhwr cytfrediuol, gan y hydd 
yn rhwystro eu gwaith inwy gwerlhfawr yn >r Egiwys; ac yn eu 
rhwystro i ddyfeisio íTyrdi a ch\ulluniau i daenu y gair ar- 
graffedig a llafaredig mewu lleoedd nad yw yr Efengyl etlo yn 
hysbys; heblaw byny, pe gallech eunill ychydig o geiniogau 
tnewu 6vpyn o lyfrau, er na fyddai yn ddi^on i’ch talu chwi am 
«ich traft'erth, tueddai i gau i íyny deimladau haelionus y bobl 
îuag atoch — arweiuiai hwyut i anghofio eich bod wedi eicli 
ilanlbn i bregethu yr Efengyl heb bwrs nac ysgrepau, trwy eu 
ohwyddo hwynt niewn tyb eich bod chwi yn gwueyd eich bywiol- 
iaeth trw-y werthiad llyfrau. 

Y mae yn well fod dynion ereill yn cael eu petiodi yn ddos- 
parthwyr, u thrysorwyr i’r Drysorfa Ymfudol Barhaus ; a’ch 
bod chwi, yn ysbryd eich galwedigaethau, yn llywyddu a dysgu 
swyddogion cu dyledswyddau yn mliob peth, yn dymraorol ac 
yshrydol. Dyledswydd amrywiol drysorwyr y Drysorla Ymfudol 
Barhaus i’w talu cyjanswm y cyjraniadau ar ddiiredd pob chicarter ; 
ac edryched yr Henuriaid Llywyddol na fyddo un tfyrìing a 
roddir i’r drysorfa hono, yn cael ei defnyddio at unrhyw beth 
arall. Os dygwydda unrhyw gam ddefnyddiad o’r Drysorfa 
Ymfudol Barhaus, y person a drosedda felly, os na edifarha ar 
fyrder a dychwelyd pob ffyrling yn ol, a newidir, ac un ag a 
feddo deimladau o dosturi tuag at y tlawd, ac un a drafoda eu 
trysorfeydd â dwylaw glân, a gymmera ei swydd. 

Wrth ddiweddu, erfynir arnoch i chwilio erthygl ar y pynciau 
hyn, a gynnwysir yn y Slar, Rhif. 19, o’r gyfrol ddiweddaf ; a’r 
ddwy erthygl ynghyd a’ch galluogant i ddealì yn eglur ein golyg- 
iadau, mewn perthynas i’r dull goreu i gydweithredu â ni yn 
achosion masgnachol eich cynnadleddau efo'r swyddfa hon ; ac fe 
gawn ni ein galluogi, trwy eich gwraudawiad chwi arnom, nid yn 
unig i gyhoeddi argraíiiad newydd diwygiedig ac helaethach o’r 
Llyfr HymnaiijOnd hefyd argruffiad uewydd o Lyfr Mormon, a’r 
Athrawiaelh a’r Cyfammodau, oddeutu dechreu y tymmor ymfud- 
ol nesaf. 

Bydded i yshryd y Duw byw eich galluogi chwi i fvned mewn 
ac allan o daen ei hobì mewn addfwynder, purdeb, a ffyddlondeb, 
fel y galloch weinvddu bywyd tragywyddol iddynt yn llwyddian- 
us, a chael Uawenydd rnawr yu eich llafur. 

F. D. ItlCHARDS. 


IACHAD RHYFEDDOL. 

Anwyl Frawd Davis, — Yr wyf yn anfon yr hyn a ganlyn 
ütoch, gan ddyrauno arnoch ei udganu trwy gyfrwng yr Udgorn. 
Dydd Llun, y 181'ed o’r mis hwn (Mai), pan ddychwelais adref 


170 


ÜDGOÎIN tEION. 


oddiwrth fy ngwailh, daeth cenad i ymofyn am danaf i weinyddrî 
yr ordinhad o eneinio ag olew, ar frawd bychan oddeutu deuddeg 
oed, o’r enw William Phillips, yn Aberaman. Yn fuan wedi 
ymolch, mi aethum yno, ac yr oedd yn bresennol ddan henuriad 
n llawer o Saint. Gofynwyd i’r meddyg, yn eu gwydd hwy oll, 
ynghyd ag un o’r byd, os oedd y bachgen wedi tori ei glun, ac 
atebodd ei fod ; yna wedi rlioi y glun yn ei lle, a gosod estyll am 
dani, aeth y meddyg ymaith. Wedi y cyfarfod yn yr hwyr,darfu 
i mi ac henuriad arall ei eneinio ag olew yn enw yr Arglwydd, n 
theimlais yr esgyrn yn cylynin pan yn gweddio drosto. Tystiodd 
ef fod ei boen wedi diflanu, ac nad oedd eisieu y coed mwyach. 
(rwelsom ef yn cerdded allan ar y 22ain,sef yn mhen tri diwruod. 

Abcraman. John Edjionds. 

D.S. — Yr ydym ni yn tystiolaethu fod yr banes hwn yn gywir. 

Daniel Iîihcii, 
Samuel Davies. 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATRIARCH, 
SEF MEIBION JACOB. 

[Parhad o dud. 161.] 

TESTAMENT ASER. 

A wnaeth efe iw blant ar ei /arwolaeth , meirn perthynas i ddah 
wyneb , un o ddryyioni , ar ìlaìl o rinwcdd. 

D’wedai Aser wrth ei feibiou, 

Fod dwy Ifordd i liitiogaeth dynion ; 

A dau beih i’ch arwain ynddynt, 

Na cbedwcü fyth ddau wyneb iddynl. 

Coptad o dystiolaeth Aser, sef o’r pethau a lefarodd efe wrlh ei 
blant, yn y ganfed a*r ddegfed flwyddyn o’i fywyd, ac efe eito 
mewn iechyd, efe a ddywedodd wrthynt, 

Chwi, meibion Aser, gwrandewch ar eich tad, a mi a ddangosaf 
i chwi yr holl bethau sydd union o íiaen yr Arglwydd. 

Duw a rnddes ddwy ífordd i feibion dynion, dau feddwl, dwy 
weithred, dau o leoedd, dau ddyben ; ac ar hyny, yr lioll ffyrdd a 
allant fod yn un, ie, er eu bod hwy yn wrthwynebol, fel y man 
ffordd da a drwg; y mai liefyd ddau fedclwl yn ein dwyfronau, y 
rhai sydd yn ein hannog naill ai at dda a gonestrwydd, neu at 
ffalsder. 

Gan hyny, ns dyn a arweinir i ddaioni, ei holl weithredoedd a 
ragflaenant mewn perthynas i gyfíawnder, ac os gwna ef ddirn ar 
fai, yn y man y mae yn edifarhau ; yn gymmaiut â bod ei fed»hvl 
ef yn blygadwy i gyfiawnder, yn rhoi heibio lygredigaeth, ac allan 
o law yn gwellhau ei gamweithrediadau, ac yn cospi llygredigaeth- 
au ei feddu’l. 

Ond os ei feddw 1 a hlyga at ddrwg, y mae ei holl weithredoedd 


ÜDGOR.N SEION. 


171 


yn tuecld'» at ddrygioni, yn gyiomaint â’i fod ef yn taílu yraaith 
y da, ac yn cymmeryd utto ei hun y drwg, o berwydd ei fod ef 
dan lywodraeth Belial : ac os gwna uu peth da, y raae yn troi y 
cyfryw i ddrygioni, canys os dechreu ef wneuthur un daioni, fe a’i 
try yn y diwedd i ddrwg weilhred, o herwydd bod trysor ei galon 
ef gwedi ei lygru â gwenwyn dieílig yr ysbryd drygionus ; ac am 
hyny y raae y drwg yn meistroli dros y da yn ei feddwl ef, ac 
felly yn dybenu pob petli yn ddrygionus. 

Ilhyw un a ddengys dosturi i'r hwn a wasanaetho ei droef mewn 
drygioni, y inae gan y dyn liwnw ddau wyneb, a'i weithredoedd 
sydd ddrygionus greulon. 

Ac un arall fydd yn carn anras, mae hwn yn ddrygionus hefyd, 
ac er iddo gael yn ei galon farw er mn yn tostuii ei ddrygioni ef, etto 
y raae yn aralwg ei i'od ef yn ddau wynebog, a’i weithredoedd yn 
nghyd yn ddrygionus greulon ; ac os nad yw ei gariad ef ond aílen- 
did, y mae tnegys yn gorcbuddio ei ddrwg ag enw da, pan fyddo 
dyben ei weitliredoedd yu tueddu at ddiwedd drygionus. 

Arall sydd gybyddlyd, ac a wna gara cyhoeddus, fe a bilia, a 
ddigroena, ac ni thrugarha wrth y tlawd ; mae hwn hefyd yn ddau 
wynebog, a hyn oll sydd ddrygionus greulon ; canys wrtli fod yn 
grintach tuag at ei gymmydog, raae ef yn annog yr Arglwydd i 
ddigofaint, ac yn gwadu y Goruchaf wrth ei annhrugaredd i’r tlawd; 
y mue yn dirmygu ac yn cenfìgenu wrth yr Arglwydd, yr hwn a 
orchymynodd y gyfraith, nid ydyw yn foddlon i’r tlawd orphwys; 
mae’n halogi ei enaid ei hun i gael gwychu ei gorff, mae yn lîadd 
llawer, ac yn trugarhau wrth ychydig. Dyraa gampau y dyn dau 
wynebog. 

Arall a wna odineb a phuteindra, neu a flina lawer un drwy ei 
allu a’i gyfoeth,ac etto a ymgeidw oddiwrth fwydydd, ei ympryd 
ef sydd ddrwg, canys y mae efe yn gwneuthur y gorchyraynion â 
chalon ddrwg; dyraa ddeiliad dau wynebog, yr hyu i gyd sydd 
ddrwg. Y cyfryw bobl ydynt union megysmoch ac ysgyfarnogod, 
canys y maent yn ymddaugos yn hanner glân ; oud yn y weithred 
y maent hwy yn hollol aflan. 

Am hyny, ua fydcfwch debyg iddynt, ac na ddygwch ddau 
wyneb dan un benwisg, y naill o ddrygioni, a’r llall o ddaioni, 
eithr glynwch oll wrtli y daioni ; canys yn y daioni yr ymhyfryda 
yr Arglwydd, a dynion da a’i hoffant. Gochelwch ddrygioni, 
canys trwy eich gweithredoedd da y gorchfygwch y diafol. Y 
rhai dau wynebog nid y’ntyn gwasanaethu Duw. oüd tracliwantau 
eu hunain; o herwydd eu bod hwy yn ceisio boddloni Belial,a’ 
cyfryw ag ydynt debyg iddynt eu hunain. r 

Ond y cyf'ryw ag ydynt union yn eu hymddygiad, ac yn ym 
ddangos yn un wynebog, ydynt yn cael eu eymmeryd fel trosedd- 
wyr gan y rhai dau wynebog; etto union ydynt yn ngolwg yr Ar- 
glwydd : y mae llawer trwy roddi dyuion drwg i farwolaeth yn 
gwneuthur dwy weithred ar unwaith, sef daioni trwy ddrygioni ; 
ond y mae yr holl weithred yn ddaionus, oblegid yr liwn a ddi- 
wreiddiodd allan y drwg, a’i dinystriodd ef. 


riHJORN SEION. 


Ì7Ü 

Khyw un,gan gasâu ei gymmydog, yn annhrugarog a feia arno 
am ei ladrad, y cyfryw sydd weithred dda, o herwydd ei fod ef yn 
dilyn esiampl yr Arglwydd, gaujbeidio a gwneuthur cyfrif o’r petb 
sydd yn ymddangos yn dda, pan fyddo yn ddrygionus yn ddiau. 

Un arall nid ymlawenycha gyda gloddestwyr, rhag ei lygru 
ganddynt hwy, ac felly difwyno ei enaid : y raae y dyu yraa yn 
ddau wynebog, etto ei weithredoedd ydynt dda ; ac y raae megys 
iwrch neu hydd, y rhaì mewn rainlai o anifeiliaid aílan gwyiition, 
fe debygir eu bod hwythau yn aílan, ac etto y raaent yn gwbl lân ; 
felly am y dyn,o herwydd ei fod ef yn rhodio yn sel yr Arglwydd, 
gan ochelyd a chasâu y rhai y gorchyroynodd Duw eu gochelyd 
yn ei orcliymynion; ac felly yn gorchfygu y drwg trwy wucuthur 
yn dda. 

Gwelwch gan hyny, y roodd y raae dau yn mhob petb, y nail! 
yn erhyn y llall, a’r naill yn guddiedig dan y llail : raarwolaeth 
yn canlyn bywyd, cywilydd ya canlyn gogouiant, nos yn canlyn 
dydd, a thywyllwch yn canlyu goleuni. Yr holl bethau cyfiawn 
ydynt dan fywyd a goleuni, am hyny y mae bywyd tragywyddol 
yn rheoli ar farwolaeth. Ac nid cyrahwys dywedyd fod y gwir- 
ionedd yn anwiredd, cyfiawnder yn anghyfìawnder ac uuiondeb 
yn gam; canys megys ag y mae pob peth o dau, Dduw, feily y 
gwirionedd oll sydd o dan y goieuui. 

Mi a arlerais yr boll bethau hyn yn fy mywyd, ac ni chyfeil- 
iornais oddiwrth wirionedd yr Arglwydd, eithr ceisiais orchyra- 
ynion y Goruchaf hyd eitliaf fy ngallu, ac a rodiais ag un wyneb 
mewn daioni. 

Gan hyny, byddwch ofalus tuag at orchyraynion yr Arglwydd, 
a dilynwch y gwirionedd ag un wyneb syml. Canys y rhai sydd 
ddyblyg ei hwynebuu, fe ddyblir eu poenau : ysbryd cyfeiiiornus 
sydd yn casâu yr hwn sydd yn ymladd yu ei erbyn. 

Cedwch gyfraith yr Arglwydd, ac na wnewcli gyfrif o’r rhai 
drwg sydd yu ymddangos yn dda, ond bydded eicli golygon at yr 
byn sydd dda raewn gwirionedd, a chedwch yr unrhyw ; gan ddy- 
chwelyd at yr Argiwydd yn ei holl orchymynion, a gorphwys arno ; 
cauys y dybeniou at ba rai y raae dynion yn tueddu, sydd yu 
dangos y cyfiawnder, ac adnabyddiaeth angylion yr Arglwydd 
oddiwrth angylion satan. 

Canys os chwi alynwch wrth ysbrydoedd drygionus, eichenaid- 
iau a boenir gan yr ysbrydion hyny, y rhai a w asauaeihasoch 
mewn chwantau a gweithredoedd drygionus. Ond os bydd i chwi 
fod yn llonydd ac yn gysurus, ac yn adnabyddus ag angel y 
tangnefedd, efe a’ch cysura yn holl araser eich bywyd. 

Fy mhlant, na fyddwch fel y Sodomiaid, y rhai nid adnabuasant 
yr angel, ac a gollwyd yu dragywydd. Canys y raae yn sicr 
genyf, y hydd i chwi becim, a chwi a draddodir i ddwylaw eich 
gelynion, a’ch tir a anrheithir, a chwithau a wasgerir i bedair 
congl y ddaear, ac a ddirmygir raegys dyfroedd atiesol, yn eich 
gwasgariad ar led, hyd oni yrawelo y Goruchuf â’r ddaear, gan 
iwyta ac yfed megys dyn, gyda dynion, a thori pen y saríf h.eb 


UDOORN SEION. 


173 


«Irwat ; efo a weryd Israel a’r holl Gcnedloedd trwy ddwfr, wrth 
fod Duw yn guddiedig raewu dyn. 

Gan hyny, roynegwch i’ch plant y pethau hyn, fel na byddo 
Sddynt esgeuluso cyfraitll Duw, yr hon sydd yn ’sgrifenedig yn 
llechau’r nefoedd. Canys araser a ddaw, pryd na choeliant 
gyfraith yr Arglwydd, a chwi gan syrthio i ddrygioni, a weith 
redwch yn auwireddus yu erbyn Duw, gan ddiystyru ei gyfraith ef, 
trwy ufyddhau i orchymynion dynion. 

Oblegid byn y gwasgerir cbwi oddiarogylcb, fel fy mrodyr Gad 
a Dan, y rhai nad oeddynt yn gydnabyddus â’u gwlad eu bunaiu, 
eu llwyth a’u tafod-iaith. 

Etto, yr Arglwydd a’ch casgl ynghyd drachefn yn y Ifydd, er 
rowyn gobaith o'i drugaredd, ac er mwyn Abraharo, Isaac, a 
Jacob. 

Ac wedi iddo lafaru y pethau hyn, efe a orchyraynodd ei gladdu 
yn Hebron ; ac efe a fu farw, gau gysgu cwsg ddu. Ac ar ol hyny, 
ei feibion gan wneuthur megys ag yr ewyllysiodd, a’i dygasant ef 
yn ol, ac a’i r.laddasant gyda ei dadau. 


TESTAMENT J O S E P H, 

A wnaeth efe i'w blant wrth farw , ynyhylch diweitdeb. 

Josepli war slaiar ei glod, 

Ddawnus, a’i ddoniau sydd liynod ; 

Dyoddeforld — mae da i ddyfod, 
t’r samaidd yu niwedd y nôd. 

Fy meibion, a'ro brodyr, gwrandewch ar anwyîyd Israel. Fy 
rohlant, gwraudewch ar eich tad ; mi a adnabum yn fy mywyd 
genfigen a roarwolaeth, â pha rai y roynai fv rarodyr fy nyfetha, 
canys hwy a'ro casasaut, ond yr Arglwydd a’m carodd. Hwynt- 
hwy a fyneut fy lladd, ond Duwfy uhadau a’m cadwodd yn fyw: 
hwy a’ro rhoddasant yn y pydew, ond v Goruchaf a’iu dygodd 
allan drachefn : fe’ro gwerthwyd megys caetliwas, ond yr Ar- 
glwydd a’ro gwnaeth yn rhydd, â’i law nerthol : fe’ro gadawyd yn 
unig, ond yr Arglwydd a’ui cysurodd : royfi a furo yn glaí', ond 
yr Arglwydd a ymwelodd â mi ; royfi a fura yn ngharchar, a’r 
Achubwr a’m gwnaeth yn llawen : fe’m sicrliawyd roewn cadwyni, 
ond yr Arglwydd a ddattododd fy rbwyroau : ac efe a ddadleuodd 
fy achos yn achwyniaeth yr Aifftwyr, ac nid yn unig a’m gwar 
edodd oddiwrth genfigen a thwyll, ond hefyd a’m dyrcbal'odd ; 
yn gymmaint ag i Putiphar, pen Distain tŷ Pharao, roddi i mi le 
i letya, lle y bum mewn perygl ara fy hoedl, o achos gwraig ddi- 
gywilydd, yr hon a’m hudai i wneuthur dry’gioni gyda hi, trwy 
tìiam o drachwant, yr hon ydoedd yn llosgi o gwmpas ei dwyfron 
hi. Fe’m bwriwyd i gart har o’i pìilegid hi : a mi a gurwyd ac a 
watwarwyd, ond yr Arglwydd a gynhyrlodd geidwad y carchar i 
ddangos trugaredd tuag ataf. 

Nisgad efe y rhai a’i hofnant mewn tywyllwch, mewn rhwyman^ 
nac ychwaith mewn poenau ac eisieu. 


171 


ÜDGORN SEION. 


Ni.I v ijw î)utv yn cywilyddio nac yn arswydo, mcgys dynion ; 
nid yw yn llefaru, nac yn ysgogi rhag ofn dynion ; y mae yn holl- 
bresennol yn mhob man ; ac yn eu gofidus brudd der y mae efe 
yn cysuro yr eiddo : weithiau y mae ef yn myned ymaith dros 
amser, i brofi amcanion eu meddyliau hwynt : fe a'm cafodd yn 
flyddlon raewu deg o brofedigaethau, ac yn mhob un o honynt mi 
a fum sefydlog, ac fe a’in cadwyd. Canys dyoddefgarwcli sydd 
feddyginiaeth fawr, ac yn peri llawer o ddaioni. 

Pa cyn fynyched y darfu i*r A ifTtîaid fwgwth fy marwolaeth ? 
A pha cyn fynyched i'm cystuddiwyd ? ac etto y wraig a’m 
galwai drachefn. O mor fynych y bygythiai fy lladd, am na 
fyddai i mi a wnawn â hi ! 

Hi a ddywedai wrthyf, Ti a gai Jywodraethu arnaf, ac ar y cwbl 
ag sydd eiddo, os tydi a rydd dy hunan i minuau, ac ufyddhau 
i’m dymuniad, ti a gai arglwyddiaethu arnom. 

Eithr mi a gofiais eiriau fy nhad Jacob, a chan fyned i’m 
hystafell, mi a weddiais ar yr Arglwydd, ac a ymprydiais saith 
niwrnod ; er hyny yr oeddwn yn ymddangos i’r Aiflìiaid yn yr 
unrhyw gyflwr yn fy nghorff, â phe buaswn yn byw mewu ples- 
erau a difyrwch : o herwydd y rhai a ymprydiant i’r Arglwydd, 
sydd yn derbyn tegwch wyneb-pryd. 

Pan roddwyd i rai win, nid yfwn o hono ; a chan ymprydio 
drachefn dridiau, mi a gymmerwn fv mwyd ac a’i rhoddwn i’r 
claf a’r anghenog, ac yn fore y deffrown at yr Arglwydd, ac a 
ẁylwn o herwydd Memphetica yr Aifft-wraig, canys fy mlino yr 
ydnedd hi beunydd. 

Hi a ddeuai ataf yn y nos, megys pe ba’i lii yn dyfod i ymweled 
â mi : ac yn gyntaf, o herwydd nad oedd iddi fab, hi a gymraerai 
arni fy nghymmeryd megys yn fab iddi,a mi a weddiais ar i 
Dduw roddi mab iddi, hyd y cyfryw amser y’m cofleidiodd, megys 
pe buaswn fabiddi, a minnau heb ddirnad yr achos. 

Ac yn y diwedd, hi a fynai fy nhynu i wneuthur godineb gyda 
hi ; a minnau, gan fy nghalw fy liun i goffadwriaeth, a fum 
gystuddiedig hyd angeu. 

A phan aeth hi allan, rai a ddaethum ataf fy hun, ac a alerais 
dros amryw ddyddiau, canys mi a ddeallais ei thwyll a’i chyfeil- 
iornad. A mi a lafarais wrthi hi eiriau y goruchaf Dduw, fel os 
byddai bosibl i’w dychwelyd hi oddiwrth ei angeuoi drachwant. 

Ac araryw araserau y llafarai hi wrthyf eiriau gwenieithus, 
megys wrth wr santaidd, ond nid heb dwyll, gan glodfori fy 
rohrydferthwch, a’ra gonestrwydd ger bron ei gwr, yr hwn a fynai 
yn gwbl fy nystrywio. 

Yn gyhoeddus ac yn ddirgel, hi a ddywedai wrthyf, Nac ofna 
mo’ra gwr, canys mae efe gwedi cael boddlnnrwydd o herwydd dy 
ddiweirdeh di ; ac os bydd i neb hysbysu iddo o’ra plegid i a 
thithau, ni bydd iddo ef gredti rao hyny- 

Ac o herwydd y pethau hyn, y gorcluiddiais fy hunan raewn 
sach-liain, ac y gorweddais ar y ddaear, ac y gweddiais aryr Holl- 
alluog, ar iddo ef fy ngwared i oddiwrth yr Aifft-wraig hon. 



UDGORN SEION. 


175 


A chfln iia.fi flllai hi wncuthur tlini yn y íTordd hon, hi a ddaetfi 
ataf ti drachefn «wedi ci harfogi \ rhesymau ereill, stí ei bod hi 
yn chwennych dysgu gair genyf, ac a ddechreuodd lafaru yn y 
raodd hyn, 09 myni di i rai ymadael á’ni beulunod, dilyn fy 
nymuniad, :• minnau a gynghoraf fy ngwr, yr AitTt ddyn, i fyned 
yntau oddi«rth ei eulun addoliaeth,a nyni a rodiwn yn nghyfraith 
dy Dduw di. 

Yna vr atebais i’r pethau hyn, Ni fyn Duw neb i’w addoli 
raewn aflendid, ac nid oes ganddo bleser niewn godinebwyr, nc ar 
hyny hi a dawodd. heb gael ei dyinuniad, sef cyflawni ei thra- 
chwant. A rainnau a yinprydiais ac a weddiais ar i Dduw fy 
ngwered oddi wrthi. 

A thrachefn, ar araser arall,hi a ddywedodd wrthyf, Oni hydd i 
ti odinebu gyda mi, myfi a laddaf fy nhywysog, ac felly wrth j 
gyfraith mi a’th gymmeraf vn wr i mi. 

A phan glywais hyny, mi a rwygais fy nillad, ac a ddywedais, 
Wraig, aitolwg, cywilyddia oblegid y pethau hyn o flaen Dnw, 
ac na wna y fath íheidd-dra, ac na ddigalona yn gwbl, rhag i ti 
soddi yn dy ddrygioni dy hun. Canys oa ti a ai rhagot, fe fydd 
i mi ddatgan a chyboeddi amcan dy anwiredddi. 

A hithau, gan ofni y pethau hyn, a ddeisyfodd arnaf, na 
byddai i rai ddadguddio ei drygioni hi, ac felly hi a ymad- 
awodd. 

Etto, hi a aeth ynghylch fv hudo â’i rhoddion drachefn, gan 
ddanfon i mi bob peth a oedd raid i dynion wrthynt ; a hi a ddan- 
fonodd i mi fwvdvdd gwedi eu hilio oddi aragylch ít swynion : ac 
fel yr oedd yr Ènnnch yn ei ddwyn i mewn, royfi a edrychwn, ac 
wele d<lvn dychrynllyd yn rhoddi i mi gletldyf a phiol, a mi n 
ystyriais ei bod yn myned ynghylch fy hudo, a phan aeth el 
ymaith, mi a wylais, ac nis cyffyrddais â dim o'r bwyd hwnw, 
nac â dim arall â ddanfonodd hi, dros enuyd fawr. 

Yn y diwedd, ar ol hyny, hi a ddaeth ataf, pan ddywedyd, 
Beth ydyw yr achos na buasit yn bwyta o r bwyd ? a minnau a 
ddywedais, Ara ddart’od i ti ei wenwyno ef, am liyny ti a gai 
wybod, na ddeuaf at eulunoì, ond yn unig at Dduw. Gwybydd 
gan hyny, mai Dow fv nhadau trwy ei angel. a ddaogosodd i mi 
dy ddrygioni di, a rainnau a gedwais y bwyd i th gywilyddio ; 
fel os byddai bosibhy gellit edifarliau, a dysgu gwybod nad ydyw 
d : chell gweithredwyr anwiredd yn llwyddo yn erbyn y rhai a 
addolant Dduw mewn purdeb a gonestrwydd. A mi a gymmerais 
ac a fwvteais o’i blaen lii, gan ddywedyd, Duw ty nhadau, ac 
angel Ábraham a fydd gyda mi ; a hithau a gwympodd wrtb fy 
nbraed, ac a wylodd. Yna gan ei chodi hi i fyuy, mi ai cyng- 
horaîs mewn amww ffyrdd ; a hithau a addawodd wrth\ f, na 
hyddai iddi wneothur y l’ath anwiredd ar ol y dydd hwnw. 

Etto. o herwvdd fod ei chalon yn alarus, ac yn llosgi tuag ataf 
mewn godineb, trwy ocheneidiau y rhai oedd yn dyfod o ddyfnder 
ei chalon a’i hwyneb-pnd, hi a syrthiodd i lawr. A’r Aiflt-ddyn 
ei gwr hi, a ddeallodd, ac a ddywçdodd, Fahain yr wyt ti yn gns- 



176 


CDGORN SEION. 


Iwng i lawr dy wyueb? a hitbau a atebodd, Yr ydwyf yn athrist 
o galon; ac yntau a’i cysurodd hi, yr hon nid ydoedd glaf. 

Er hyn, hi a ddaeth i mewn alaf drachefn, pan oedd ei gwr 
allan, ac a ddywedodd, Yr ydwyf yn grogedig neu yu dagedig, 
naill ai mi a doruf fy ngwddf, ueu mi a’m boddaf fy huii, oni 
bydd i ti ufyddhau i mi. 

A minnau yn deall fod ysbryd Belial yn ei blino hi, mi a 
weddiais ar yr Arglwydd fv Nuw, ac a ddywedais, Pahain yr wyt 
yu tlinderog, tydi gwbl ddall mewn pechod ? Cofia dy huoan, 
canys os ti a leddi dy hun, a gordderch dy wr (yr hwn a elwir 
Second) yn dy genûgenu di, efe a fwyty dy blant di, ac a ddinys- 
tria y coffadwriaeth o lionot oddiar y ddaear. 

A hi a ddywedodd wrthyf, Digon yw, digon, yr yùwyf yn deall 
fod genyt beth gofal drosof, y mae hyny yu ddigon genyf dy fod 
di yu amddiffyn fy mywyd i a’m plant, y mae genyf obaith da 
erbyn yr amser sydd i ddyfod, y bydd i mi gyrhaeddyd fy ny- 
niuniad ewyllysgar : ac nis deallodd hi irai o gariad at yr A 
glwydd fy Nuw, y dywcdaswn i feîly, ac nid er ei mwyn hi. 

Canys pwy hynag a ddilyno dracliwant, a’i frwnt ddystrywgar 
ddymuniad ei huu, a wneir yn was i’r cyfryw, raegys ag yr oedd 
ywraigyma: ac os cly w ef un peth da yn t i ddyoddefaint, yn 
mha uu y gorchfygir ef, y mae yn troi y cyfryw i’w beryglus fudr 
ddymunîad. 

Yr ydwyf yn mynegi i chwi, fy meibion, mai o gwmpas chwech 
o’r gloch ydoedd pau aeth hi oddi wrthyf, mi a gwympais ar ly 
ngliuiau ac a weddiais ar Dduw yr holl ddiwrnod hwnw, a’r nos 
oedd yn canlyn; ac ynghylch toriad y wawr, mi a godais dan 
wylo, ar i Dduw fy nghadw unwaith oddiwrth yr Aifft-wraig. 

Ac o’r diwedd hi a gyramerth afael sicr yn fy ngwisg, gau geisio 
fy nhynu i’r gwely gyda hi; yua y deallais ei bod hi gwedi 
ynfydu, a thrwy drais, â’i holl nerth, yn dal ei gafael yn fy 
ngwisg,yna y gollyngais fy ngwisg i lithro oddi wrthyf, ac a 
fi'oaiä ymaith. 

Ac ar ol liyny hi a wnaeth achwyn arnaf wrth ei gwr, yr hwn 
a’m rhoddais yu ngharchar yu nhy y brenin ; a’r dydd oedd yn 
canlyn, fe a’m curwyd i yn dost, ac fe’m bwriwyd i’r carchar; a 
pliau oeddwn yn rhwym mewn gefynau, yr AiSft wraig a syrth- 
iodd yn glaf gan dristwch, ac a glybu pa fodd yr oeddwu yu 
clodfori Duw yn nliy y tywyllwch, canys yr oeddwu yn llawen- 
ychu â llef gorfoledd, ac yn moliannu fy Nuw yn unig â*m 
gwaedd, trwy y fath aclios, i’m gwaredwyd oddiwrth yr Aifft- 
wraig. 

Etto, a hi gan beidio a sefyll i wrandaw, a ddywedodd, Digon, 
cymnier y peth yr ydwyf yu ei gynnyg i ti, a chyfiawna fy 
ewyllys, a mi a’th waredaf di o’th gaethiwed, ac a’th ddygaf di 
allan o’r tywyllwch : ond yn liyn oll ni allai unuog dim aruaf, yn 
gyramaint ag i’m meddwl unwaitli blygu at ei dymuniad lii; 
canys Duw sydd yn caru yr hwn sydd yn ymprydio mewn di- 
weirdeb, er ei fod rnewn carchar tywyll, yn well nâ’r hwn sydd 


UDOOR!» SEION. 


177 


Víi cymmeryd difyrwch mewn gwantawrwydd, mewn ystafelloedd 
o anrhydedd a golud. 

Cany.s os bydd gwr fyw mewn diweirdeb, ac yn deisyf anrhyd- 
edd, os bydd Uuw yn gweled yn gymhwys iddo, efe a’i rhydd 
iddo, megys ag y rhoddodd ef i ininnau. 

Lluwer o amser, mcgys pe buasai hi yn glaf, hi a ddeuai i 
waered ntaf, a minnau heb wybod ; hi a glywai lais fy ngweddi, 
ac a fafai yn hytrach yn fwy llonydd ; ond pan glywn hi yn 
ocheneidio, mi a dawn, canys yn ei thy hi y diosgai ei hun yu 
noeth, ei breichiau a’i choesau, fel trwy hyny y byddai iddi ennyn 
cariad yni'f tuag ali hi; canys yr oedd hi yn lân iawn, a chwedi 
ymdrwsio yn ogoneddus, i’m liudo i, ond Duw a’m cadwodd oddi 
wrth ei gwaith l»i. Gun hvny, fy meibion, gwelwch beth y mae 
dyoddefgarwch gyda gweddi ac ympryd yn ei wnenthur. 

Am hyny, fy mhlant, os c^rwcb chwi sobrwydd a diweirdeb 
mewn hir ymaros, a gostyngeiddrwydd calon, yr Arglwydd a 
hreswylia ynoch chwi, canys y mae efe yn carn sobrwydd : a 
phan fyddo y Goruchaf yn preswylio raewn dyn, er dygwydd 
iddo syrthio i genfigen neu gaethiwed, neu ogan, yr Arglwydd yr 
hwn sydd yn preswylio ynddo, am ei ddiweirdeb, nid yn tinig a’i 
gweryd, ond hefvd a’i dyrchafa, ac a i gogonedda, megys ag y 
gwnaeth ef â mitinan ; canys y mae yu wastadol gydag ef mewn 
meddwl, gair, a gweithred. 

Fy mhlant, chwi a wyddoch yn ddigon da, y modd y cymmer- 
odd fy nhad fì. etto ni bum erioed yn faìchach o galon er hyny. 
Canys er pan oeddwn yn blentyn, yr oedd ofn Duwyn fy meddwl. 
A phan ddaethum i oedran, myfi a’m cymhesurais fy hun, ac a 
anrhydeddais fy mrodyr, y rhai yr oeddwn yn eu bofni. Ac mi 
a gelais y peth pan y’m gwerthwyd, o herwydd ua fynwn i’r 19 - 
maeliaid wybod fy ngwreiddyn na’m cenedl, y modd yr oeddwn 
yn fab i Jacob, gwr o allu a nertli mawr. 

Gan hyny, hydded genych ofn Duw yn eich gweithredoedd, ac 
anrhydeddwch eicli hrodyr ; canys pob un a gadwo gyfraith yr 
Arglwydd, a gerir ganddo ef. 

Yna, mi a ddaetbum gyda’r Ismaeliaid i ryw le a elwir Indo- 
clep, a hwy a ofynasant i mi beth oeddwn ; a mi a ddywedais 
(oblegid nad oeddwn yn chwennych argyhoeddi fy mrodyr), mai 
un 0 gaetbweision y ty oeddwn. Yna y dywedodd y penaf o 
honynt, Nid gwas ydwyt ti, canys dy wyneb sydd yn daugos belh 
ydwyt; ac efe a’m bygythiodd i farwolaeth; etto, er hyn i gyd, 
mi a ddywedais mai caethwas iddynt hwy oeddwn. 

Ond pan ddaetbom i’r Aifift, hwy a ddechreuasant ymryson pwy 
a’m cai am yr arian a dalesid am danaf, a hwy a gytunasant y 
cawn aros yn yr Aifft gyda marsiandwr, hyd yr amser y parasant 
i’w marchnatawyr ddychwelyd drachefn ; a Duw a roddes i mi 
ffafr yn ngolwg y marsiandwr, fel y rhoddes ei holl dy 0 dan fy 
ngofal. A’r Arglwydd a’i bendithiodd ef trwyof fi, canys yr Ar- 
glwydá a roddodd iddo lawnder 0 aur ac arian; a mi a fum gydag 
ef dii mis a phum niwmod. 



ì7« 


UDGORN SEION . 


Yü yr amser liwn yr aeth Meoiphetica, p.wraig rutiphar, heibio 
î mi, inewn rhwysg mawr, a hi a fwriodd ei golygon arnaf, oblegid 
yr euuuchiaid a’m dangosasai iddi, a hi a hysbysodd i’w gv.r, 
oblegid y marsiandwr, yr liwn a wuaethwyd yn gyfoethog trwy 
law dyn ieuanc o Hebrewr, a hi a ddwvedodd. Èi ladrata ef a 
wnaethant allan o dir Canuan; gwna farn gan hyny arnynt hwv, 
« chymmer y dyn ieuauc yn olygwr i ti, a Duw yr Hebreaid a’th 
fendithia di ; canys gras o’r nefoedd sydd ynddo ef. 

Yna Putiphar, ei gwr hi, gwedi ei berswadio â’r geiriau hyn, a 
barodd ddani'on ara y raarsiandwr, ac a ddywedodd wrlho, Pa 
beth ydyw hvn yr ydwyf yn ei glywed ain danat ti, dy fod yn 
íladrata eneidiau allan o dir yr Hebreaid, wrth werthu plant? 
A’r marsiandwr a gwyinpodd i lawr ar ei liniau, ac a ddeisyfodd 
arnaf, gan ddywedyd, Attolwg. fy Arglwydd, hysbysa i uii y peth 
hwn; canys nis gwn pa heth yr ydwyt yu ei ddywedyd. Ac efe a 
ofyuodd, Yn raha fan y cefaist yr Hebread liwu ? Yntau a ateb- 
odd, Yr Israaeliaid a’i gadawsant ef yraa gyda rai, hyd oni ddy- 
chwelent hwy dracheín. 

A phan ddywedodd ef yn y raodd hyny, Putipbar a ddywedodd, 
Dygwch yraa y dyn ieuanc. A phau y’ra dygwyd i mewn, rai a 
gyferchais dywysog yr eunuchiaid ; canys efe ydoedd y trydydd 
gwr mewn anrhyledd gyda Pharao, ac yn dywysog ar yr holl 
cunuchiaid, ac yr ydoedd iddo wraig, plant, a gordderchadon. 

A c wedi iddo fy nghymraeryd o’r neilldu, efe a ddywedodd 
wrthyf, Pa un ai caeth ai rhydd ydwyt? rainnau a atebais, Caeth. 
Yntau a ol'ynodd, Caeth i bwy ydwyt ? rainnau a atebais, Caeth 
i’r Ismaeliaid. Ac efe a ofynodd i rai drachefn, Pa fodd y dy- 
gwyddodd i ti ddyfod yn gaetli iddynt iiwy ? rainnau a ddywed- 
ais, O herwydd iddynt fy rahrynu yn nhir Canaan. Elto, ni 
choeliodd rao honof, eithr efe a ddywedodd, Diau dy fod yn 
dywedyd celwydd ; ac a orchyraynodd l’y nghuro. 

A’i wraig ef oedd yn edrych trwy y ffenestr, ac yD gweled fy 
nghuro, hi a ddanfonodd at ei gwr, gan ddywedyd, Dy farn di 
sydd angbyfìawn, ara dy fod yn ceryddu y dyn ieuanc hwn ar 
gara, yr hwn a ledratawyd. Er hyny, o herwydd nad oeddwn yn 
newid mo’m gair, fe’ra curwyd drachefn, ac a archodd fy nghadw 
wrth ei orchymyn ef, hyd oni ddelai fy meistr. A’i wraig a 
ddywedodd, Paham y cedwir raewn caethiwed y plentyn ar- 
dderchog hwn ? elusenach a fuasai ei ollwng ef ymaith, a’ch 
curo chwi. Ac yr ydoedd yn chwennych fy ysp'io raewn dymun- 
iad o bechod, a rainnau heb wybod dira o hyn. 

Ac efe a ddy wedodd drachefn wrth ei wraig, Nid ydyw yu beth 
onest yn raysg yr Aifftiaid, gymraeryd ymaith eiddo im arall, heb 
i im yn gyntaf hysbysu iddo. A hyny a ddywedodd, o herwydd 
y raarsiandwr a ruinnau. 

Ac wedi fy rhoddi yn ngharchar, ar ol pedwar ar hugain o 
ddyddiau, daeth yr Israaeliaid, a hwy gwedi clywed fod Jacob fy 
nhad yn drwra arno o’ra plegid, hwy a ddyweda.sant wrthyf, Pa- 
hara y dywedaist mai caethwas oedditP ac yn awr,yr ydym ni 


l’DGORN SEION. 


179 


yn gwybod mai mab i wr mawr o dir Oanaan ydwyt, ac y mae dj 
dad yi alarus am danat, mewn fach lian. 

Yna fe ddaeth wylo arnaf, ond mi a ymatteliais, rhag i mi gy- 
wilyddio fy mrodyr: a mi a ddywedais, Ni wn i mo hyny, canys 
caethwas ydwyf íì. 

Y r na hwy a gymmerasant gyngl.or yn eu raysg eu hunain, i ba 
le, neu i bwy y gallent hwy fy ngwerthu, rhag fy ugliael yn eu 
dwylaw hwynt; canys yr oeddynt yn ol'ni fy nliad Jacob, rhag 
iddo ymddial arnynt; o h( rwydd hwy & glywsant ei fod yn 
nerthol gyda Duw a dyn. 

Yna y dywedodd y marsiandwr, Rhyddhewch ef oddiwrth farn 
Putiphar: hwythau pan ulywsant hyn, a ymofynasant am danaf, 
gan ddywedyd, ddarfod iddynt hwy fy mhrynu i am eu liari&n ; 
ac yna fe’ra rhoddwycì iddynt. 

A Memphetica a diiywedodd wrth ei gwr am fy rahrynu i, a hi 
a ddywedodd, Yr ydwyf yn clywed eu bod hwy yn ehwennych 
ei werthu ef, 

A hwv a ddanfonasant un o’r eunuchiaid at yr Ismaeliaid, ar 
fedr fy mhrynu, a phryd nas gaìient hwy gytuno ara danaf, efe 
a ddychwelodd, ac a ddangosodd i’w arglwyddes eu bod hwy yn 
ofyn pris mawr am y bachgen. 

A hi a ddanfonodd drachefn eunucli aiall, gan ddywedyd, Pe 
bai iddynt ofyn dau gawgaid o aur, gwel nad yspariech di mor 
arian, ond pryn y bachgen, a dwg ef i nci. 

Ac efe a dalodd bedwar ugain o goronau aur am danaf, ac a 
ddywedodl wrth ei arglwyddes, iddo ef roddi pum ugain. A 
roionau yn deall hyn, a dewuis a sou, rhag ofn chwilio yr 
eunuch. 

Gwelwcb yn awr, fy mhlant, y petliau a ddyoddefais, a cher- 
wch y naill y lla.ll yn barhaus, gan fwrw ymaith o’cli mysg 
feddyliau twyìlodrus, canys Duw sydd yn hoffi undeb rhwng 
brodyr, a chanddo hyfrydwch yn y cariad a’r etholiad o galon 
brofedig. 

Canys pan ddaeth fy mrodyr allan o’r Aiíft, ac iddynt fy 
adnabod, mi a rcddais iddynt eu harian ; ac erioed ni roddais 
waradwydd iddynt, ac a’u cysurais hwy ; ac ar ol marwolaeth 
Jacob, mi a’u cerais yn fwy helaethacb, a chymmaint oll a 
ddarfu ìddo ef orch.\ myn i mi, a wneuthym yn ufydd, a rhyf- 
eddent hwy na buaswn yn goddef iddynt gael blinder am 
ychydig aclios, canys yr hyn oll a’r a ydoedd yn fv ngallu a 
roddais iddynt hwy. Eu píant hwy a gyfrifid i rai raegys fy 
mhlant, a’m plant innau fel gweision iddynt hwy : eu bywyd 
hwy oedd fy mywyd i, a’u tristwch hwy ydoedd fy nhristwch i, 
ì a’u holi wendid hwy, a’u doluriau, ydoedd arnaf : fy nhir 
l ydoedd dir iddynt hwy, a’ra cynghor ydoedd gynghor iddynt hwy, 
ac nis dyrchefais erioed mo honof fy hunan mewn balchder 
uwch na hwy, o herwydd fy ngogoniant bydol, eitbr oeddwn y n 
eu plith hwy megys un o’r rhai lleiaf. 

(. Vw barhau.) 


ÎSO 


UDGORN SF.ION. 


AMRYWl AETHAU, &c. 

Caru Drwg. — D ýnion a garant y drwg ynddynt eu hunain* 
etto nid oes un dyn yn ei garu mewn arall ; ac er y dicbon fod 
dyn yn caru pechod,nid oes neb yn caru y pechadur. 

GWEDDI. 

O, erglvw di, O Arglwydd da, 

Ar weddiau taer dy blant, 

Gan roi dy wên, a tlìroi dy wg 
A phob rhyw ddrwg i bant. 

Dyhidla i lawr dy nefol dân, 

I’n dwyn yn mlaen yn hy, 

Fel b’om mewn hedd yn cael mwynhau 
O’r manna oddi fry. 

Siriola wedd pob gwyneb Sant, 

Anwylaf blant y nef, 

Haelionus Dad, a moes dy law 

l’n gwared draw i dref. P. Hughes. 


“ Sant.’’ — Dyraunwn we'.ed y gweddill o’ch Gweledigaeth. 

Mae yr Hen Lyfr Hymnau yn barod, heb eu rhwymo. 

Dylai pawb sydd y a declireu derbyn yr Ath. a’r Cyf. 
mewn rhyw Gangen, drefnu llwybr i dderbyn y cyfan yn yr un 
man, pa un a fyddont yn symud oddiyn(» ai peidio, fel na fyddo 
rbagor o golled a chyromysgedd yn cael eu hachosî. Cadwer y 
rhifynau od sydd yn sefyll ar law hyd nes y gorphenwn, ac yna 
dichon y gellir eu cwblhau yn gyfrolau. 

Mae’r Cangenau a addawant ar ddechreu hlwyddyn i gym- 
meryd hyn a hyn o Udgorn, yn siomi yr Eglwys yn ei threfn- 
iadau, pan yn anfon am lai wed’yn. Pe gweithredai pawb felly, 
Yris gellid cyhoeddi dim. Mae yr Udgorn yn rhad iawn, ac fe 
ddylid ei gefnogi. Er dysgu gwerthu ychwaneg, darllener “ An- 
erchiad at y Saint,*' yn Rhif. 22, am 1850. 

(^T Gobeithiwn orphen y ÍC Testament” yn ein nesaf, ac yna 
cawn fwy o le at bethau ereill. 

Cynghorem feibion rhyddid i roi heibio cyfansoddi ar 
fesurau caethion, yn neillduol y rhai ni allant. 

Taliadaü o Fai 16 hyd Mai 28. — Sir Aberteifi, £1 ; Sir 
Fflint, 15s; Pontytypridd, I7s 5c; Llanfabon, 13s 8^c; 
Uwmnedd. 6s; Georgetown, £l Is; Merthyr, £1 lOs ; Eglwys- 
newydd, ls. Cyfanswm, £6 4s l§c, 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Dnvis , Printer , John's Street , Georrjctown , Merthyr , 


0. UAYIS, ARGEAFPYDD, WERTH YR-TYDFiL, 


UDGORN SEION, 

NRD 

e#rrnt y> <&aínt. 


Rfiif. 12.] MEHEFIN 14, 1851. [Pris 1 g. 


ANERCHIAD ORSON HYDE YN NGHYMMANFA 
KANESVILLE, IOWA, EBRILL 6, 1851. 

[Allan o'r “ Frontier Guardiau,” am Fai 2, 1851.] 

Y mae yn anghenrheidiol i ni wybod ein sefyllfa bresennol. 
Yr ydych oil yn gwybod pa betn oedd eiu sefyllfa bum mlynedd 
yn ol ; yr oedd y prairie eang o’n blaen, a meibion y goedwig, y 
rhai oeddynt arglwyddi yr unrhyw, oeddynt ein cymmydogion. 
Daethom yma dan amgylchiadau neillduol iawn ; gyrwyd ni o’n 
cartrelleoedd yn Illinois gan derfysglu cynddeiriog a gwaedlyd, 
i chwilio am noddfa yn mhlith anwariaid y gorllewin mawr. 
Darfu i ni fel ein tad Abraham, ddyfod allan o blith y hobl, i 
geÌ8io ara wlad na wyddem ddim yn ei chylcb ; ac yn gym- 
maint â’n bod ni yn debyg iddo mewn flyddlondeb i’n Duw, yr 
ydym yn had Abraham ac yn etifeddion yn ol yraddewid ; ac nid 
yẅ yr apostol, tra yn llefaru am ei had ef, yn cyfyngu eu. 
ilywodraeth i’r byd hwn, eithr dyweda, “ Pob petb sydd eiddo 
chwi, a chwi ydych eiddo Crist, a Christ sydd eiddo Duw.” Os 
yw pob peth yn cael ei roddi i’r Saint, yna oni welwch yr hya 
a ddywedais yn flaenorol, — fod iachawdwriaeth Duw yn estynedig 
at holl blaut dynion. “ Cyfyng yw y portb, a chul yw y ffordd 
sydd yn arwain i’r bywyd,” &c. Oddiwrth y sylwadau hyn a’r 
rhai canlynol, y mae llawer wedi casglu y meddylddrych mai 
ychydig gaiff eu hachub. “ Ewch oddiwrthyf, chwi rai raelldig- 
edig, i’r tân tragywyddol,” &c. Yn awr dyraa amddiffynfa 
12 [cyf. III. 



182 


'JDOORN £EION. 


llawer sydd yu aughredu yr athrawiaeth a ddygais dan sylw. 
Parotôdd Noah arcb er ei iachawdwriaeth ei hun, ao eiddo ei 
deulu, fel y gallai yr beu fyd weled ei fod yn gweithredu yn ol 
ei ffydd, ao felly cafodd ei ffydd ei gwneutbur yn amlwg trwy 
ei weithredoedd. 

Dywed Llyfr Athrawiaeth a Chyfammodau, am y rhai a 
wrthwynebent ei rybydd, fod yr Arglwydd wedi parotoi carchar 
ìddynt. Darlunir y carchar hwn yn yr ysgrythyrau fel carcbar 
tragywyddol, ond ni rydd y gyfrol ysbrydoledig awgrymiad fod y 
carcharorion i aros ynddo yn dragywyddol, heb ryddhad na 
chyfnewidiad. Er mwyn egluro, edrychwch ar ein carchar 
taleithiol ni ; y maa y carchar yna yn wastadol er mwyn 
carcharu troseddwyr y gyfraith ynddo, yn ol graddau eu trosedd- 
iadau ; ond pa bryd bynag y delo yr amser pan fyddo cyfiawnder 
wedi ei foddloni, a dybenion y gyfraith wedi eu hateb, a’r 
troseddwyr wedi dyoddef eu cosp gyfiawn, y maent yn cael 
eu rhyddhau, a’u dyoddef i fyned i blith y bobl, i feddiannu 
eu rhyddid, — er hyny y mae’r carchar yn aros yu yr un man o 
hyd. [Gofynodd yr Esgob yn ddystaw, “ Pa mor hir y bydd V 
rhai hyny yn ngharcbar, nad ydynt wedi talu eu degwm ?” 
Atebed y troseddwyr.] Egluraf yma ynghylch Cariad ac Ofn; 
y mae yn ysgrifenedig yn y Beibl fod trugaredd neu gariad 
Duw yn parhau yn dragywyddol; ond ei ddigofaint sydd dros 
ychydig. Er enghraifft, yr ydych yn darllen am y dyn a syrth- 
iodd yn mysg lladron, yr hyn sydd yn dangos daioni Duw wedi 
ymestyn, fel y gallai cariad ac ymlyniad gael ei greu yn y 
creadur tuag ato. Athrylith llywodraethau y byd yw, “ Pa 
fwyaf y gallu, agosaf at ffynnonell trugaredd.” Pan fyddo 
mab da yn cael dolar gan ei dad, ac yn gwneyd defnydd doeth 
o hono, yna maes o law y mae y tad yn traddodi yr hyn oll sydd 
ganddo i ddwylaw y mab ; ac felly yn cyflawni iaith yr 
ysgrythyr, “ Buostflyddlon ar ychydig, mi a’th osodaf ar lawer. 
Dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd.’’ 

Dymunwn ofyn yma, pa beth sydd wedi ein cadw ni fel pobl 
yn ngbanol ein cyfnewidiadait, y rhai sydd wedi bod weithiau 


t'DGORN SEION. 183 

yu wrthwynebül ? Ein hundeb a’n ffyddlondeb mewn un achos 
cyffredin, a'r dylanwad moesol a ddefnyddiwyd. 

A ydwyf fi wedi niweidio rhyw rai o honoch, mewu dolars a 
cents er pan wyf yn swyddog llywyddol i chwi ? Os oes rhyw 
bersonau wedi eu niweidio, neu wedi cael cam oddiar fy llaw i, 
atebwch. Iuddew neu Genedl-ddyn ! [Bu dystawrwydd raawr 
am amryw fynydau, a dim un ateb.] Yr wyf yn apelio at y Nef- 
oedd fry (efo ei fcet ymaith, a’i ddcheulaw yn estyngedig i’r làn), 
os wyf wedi gwoeyd cam â rhywun, y mae wedi ei wneyd trwy 
anwybodaeth, ac nid trwy íwriad. 

Dywed rhai fy mod i raor garedig wrth y Cenedloedd, ag wyf 
wrth yr Iuddewon neu y rhai hyny sydd yn yr Eglwys. Y mae 
egwyddor yn fy mynwes ag wyf yn feithrin, hyny yw cyfiawnder. 
Yr wyf yn edrych ar bethau yn mlaenllaw gyda golygon pro- 
phwydoliaethol, ac yn eu gweled hwynt oll yn yr Eglwys; canys 
y mae ein Tad nefol yn peri i’w haul godi ar y drwg a’r da, ac 
yn gwlawio ar y cyfiawn a'r anghyfiawn. Oa na wnawn ond caiu 
y rhai sydd yn ein caru ni, pa wobr a gawn ? raae y publicanod 
yn gwneuthur felly. Egwyddor, ar wahan oddiwrfti gydymdeim- 
lad, ddylai fod cymmeriad cynghorwr; a chyhyd ag y byddo dyn 
jn ymddwyn yn iawn,pa un ai yn yr Eglwys, neu allan o*r 
Eglwys, caiff ei amddiffyn yn ei iawnderau cyhyd ag y byddaf fi 
yn swyddog llywyddol i chwi. Mae yc Eglwys heddyw yn un- 
ar-hugaiu oed, a myn rhai i ni gredu ei bod y pryd hwnw i gy. 
hoeddi ei hannibynrwydd ; ond yr holi annibynrwydd sydd genyf 
fi i gyhoeddi yw yr hyn a gyhoeddais yn eich clustiau heddyw, 
Annibynrwydd cymmeriad ar egwyddor, ar wahan oddiwrth gyd- 
ymdeimlad corwëawl, a rhith gyfeillgarwch. Nac eled un clec- 
iwr ymaitli, a dywedyd fod y brawd Hyde yn dweyd ein bod yn 
annibynol ar lywodraeth yr Unol Daleithiau ; os gwna rhywun, 
efe a ddemnir. 

Yr wyf fi yn credu rhywbeth yn debyg i David Crockett, Myn- 
wch wybod eich bod yn iawn, ac ewch rhag eich blaen.’* 

[Yr ydym yn gadael diwedd yr anerchiad allan, gau nad yw o 
wasanaeth i neb yma ei ddarllen.^-GoL.] 



UDGORN SEION' 


184 

Q% SEINTIAU Y DYDDIAU DIWEDDAF YN ABERDAR/ 

Neu Ddau o Wrinhloyiun y Bedyddwyr yn Nyhapel Gwawr , ger 
Aberaman , Aberdar , ynghyd a lliaws o'r aelodau wedi, ac 3 /* 
parliau i rfro/ yn Seiníian , niewn Adolygiad ar lythyr T. Price , 
gweinidog Bedyddwyr Penypond , Aberdar , yn yr ‘ 'Amserau'' 

AT OLYGYDÜ YR “ AMSERAü/’ 

Mr. Golygydd, — Yn eich rhifyu arn Mai 28, raae dernyn yn 
ceisio gwrihbroffesu “ proffes rhyw un (nas gwn i pwy ydyw) yn 
ì'hoddi hanes Gweinidogion ac Eglw\s y Bedyddwyr yn Aberdar, 
wedi troi yn Seintiau y Dyddiau Dirteddaf.’’ Ystyriwyf fod T. 
Price nin wadu hyn. a thaílu gwiriunedd yr amgylchiad i rywle 
tua dwy filldir o Aberdar, er mwyu twyllo rhyw ddynion i gredu 
nad oes na chapel na Bedyddwyr yn Aberdar, ond yr eiddo eí 
hunan mawr a’i biaiJ. 

Gwybydder ara Gapel Gwawr (yr hwn sydd yn awr, ynghyd â’r 
ddau weinidog, a lliaws u’r aelodau, yn raeddiant Saint y Dydd- 
iau Diweddaf), nad yw Aberararaan “ tua dwy filltir o Aberdar,’’ 
er uad yw yu y Han na’r fan yr abera Dâr ynddo. Gwir, a dim 
ond y gwir yw hyn; os i’r gwrthwyneb, dangosed T. Price yn 
aragen, os gall. Gwir hefyd fod T. Price, o herwydd byn, yn 
w ynias gwyllt, yn malu ewyn, a bytheiriuw rhegfeydd yn erbyn 
y Saint, nes yw ei barcliedig gorpws ar dorí a myned yn llaprau. 
Diau ar fyr y bydd ei lestr mor llawn 0 falais i’r Saint, fel yr â 
yn ganddryll ysgymun, a’i ddarnau ffiaidd yn yfflon mân. Wela, 
hai, ynte ! ni effeithia chwythiad ei gelanedd fwy ar y Saint, na 
ohyfarthiad ci ar y lleuad. Cadarn yw gwiiionedd Saint y Dydd- 
iau Diweddaf, 

“ A’i safle hyth nis syflir, 

Cy’d â Duw y ceidw ei dir.” 

Deallwyf taw dybenion T. Price wrth ysgrifenu ei ddernyn ef y 
oedd, yn 

1. Aracanu dirgelu y gwirionedd fy mod i, Dewi Elfed Jones, 
a gweinidog urddedig arall cynnorthwyol i mi, o’r enw David 
Rees, ynghyd ag ereill lawer o’r Bedyddwyr, “ wedi troi oddiwrth 
y Bedyddwyr,’’ ac yrauno â Saint y Dyddiau Diweddaf. 

2. Bwrw gwarth at fy nghyraraeriad i, a thadogi arnaf ei gym- 
meriad ei hun. 


UDGORN SEION. 


18 Ò 


3. Twyll-hawlio aelodiaeih lliaws o aelodau Cnpol Gwonr," 
pa rai y byddai yn filiwn gwell ganddynt fod heb un enw o gref- 
ydd byth, nag ymuno dan woinidogaetb T. P. na J. W., Cwmbach. 

4. Gollwng oronfa regyddawl ei galon «ar ol v Saint, a thrwy 
hyny yn daugos ei fod yn hoff a chyfarwydd â iaith a chyfrinach 
ei dad, a'i fod yn wastad, fel un o’i agents penaf, yn derbyn o*i 
ddiaboUcal infìuences ; nc wedi'r cyfan, rhwng ei ddwylaw, raae ei 
holl yrogeisiadau yn erbyn y Saint yn myned yn lledffer arno cyn 
cyrhaedd ei amcauion. 

Yn nghysswllt â*r uchodion, gofynaf a ganlyn i T Price : — 

1. Dywedwch fy raod i, “ y Dafydd,*’ yn bregethwr heb fy nil 
i bregethu pobl o’r capelau, ac i rai wneyd hyn ddwywaith neu 
dair. Ai nid y chwi mawr, mawr iawn, a*i barchedigaeth gwerthu- 
y-dawn-ditn am bedair punt y mis yn Cwrabach, ynghyd â’cli 
diaconiaid, a lliaw9 o’ch aelodau, n ddaethoch atom i ceisio ein 
hy6peiliaw o’n hiawnderau, ydych yn feddwl wrth bobl o'r 
capelau ? Os felly, “r iŷht i wala.*’ Yrydych yn cofio, bid siwr, 
— ydycli, ydych, a chofiwch spel dda hefyd, mi’ch gwranta chwi — 
am yr araser y gwasgodd fy ngwirioneddaa gyramaint ar eicti 
gwynt a’ch cydwybod, fel y gorfu arnoch oll ffoi yn waradwyddus 
a chrynedig dan bwys y tystiolaethau anwrthwynebol a’ch Ueth- 
ent i lipanwch a dreldod ! 

2. Pa faint o ffordd sydd rhwng Capel Gwawr a’ch capel chwi 
yn Penypond ? A ydyw yn beblaw i filltir? 

3. Dywedwch fod “ Dafydd yn feddiannol ar y ddawn o was- 
guru.’’ R'njht i wala etto, canys gwasgerais chwi a’ch bath lawer 
o weithiau, nid dwywaitli na tliair. Gwasgarwr ydwyf, a chewch 
■deimlo hyny hefyd etto, pan y gwasgerir lliaw6 yn ychwaneg o’ch 
aelodau i yinuno â Saint y Dyddiau Diweddaf. 

4. Dywedwch nad oes un berthynas rhwng , “ Daíydd a’i bedwar 
canlynwr” (dylasai ddywed vd pedwariaid) a’r Bedyddwvr,ac raai 
cam â’r enwad o Fedyddwyr yw ein cyssylltu â hwy. Right 
enough etto. Gwir i wala nad oes perthynas, yn yr hyn yr ydym 
yn mawr lawenhau ; eithr, ysywaeth, bu cyssylltiad rhyngora ; 
a pha faint o ugeiniau dros gant oeddyra pan ein “ diarddeîwyd ’ 
yn groes i reol y gymmanfa, yn nghyfarfod Penypond Aberdar. 

5. Pa rai oeddynt y “ cyhuddiadau” a ddygwyd yn ein herbyn, 
ynghyd â Seinteiddiwch harn, <&c., o’r eiddof a soniasoch am 
dano. Enwch y cyhuddiadau a addefais, fel y gallo y cyhoedd 


186 


LDGORN 8EION 


weleJ dichellion reverendaidd cytìafan cynnadledd y tri mis 
arfod, Ow, ow, y fath warth i ddynoliaeth ! A paniatawyd i mi, 
neu rai o’r Bedyddwyr oedd penyf, i lefaru un gair drosom ein 
liunain ? Tahain na chyhoeddasid y cyhuddiadau yr un falh â’r 
diarddeliad? Eiddunaf holl weinidogion Hedyddwyr Idorganwg 
i ateb. Mae rhyw sly trich yn y fusnes. 

6. I*a le rnae y ** nifer linsocaf,” fel y dywedwch,a ymadaw6ant 
â mi ? Ni ymunasant û chwi, T. P,, na’r Cwmbach. Ai ui ym- 
unodd lliaws â’r Sainl ? 

7. Ai ni roddais i, “y Dafydd,” reswm dros i rai gauad drws y 
capel, pan y buoch chwi a'r Parcli. bach arall, mewn cyss\lltiud 
â’ch brodyr, yn lori clo drws y capel, heb un awdurdod genych i 
hyny? Mae y tric bach hwuw ar gof etto, T. P. A ydyw yr 
ysfa enDynawl echrys hono a yraatìodd ynoch mor gethin, pan 
oeddwn yu ngwydd eaunoedd ag oedd yn y capel, yn tynu darlun 

0 honoch mor gywir yn weision cytìng, yn gofalu mwy am y 
gwlan nag am fywyd y praidJ, heb ymadael â chwi? 

8. A ydych chwi a’r eglwys yr un farn ac arferiadau og oedd 
egìwys Penypond er ys chwe biynedd yn ol ? Tystia eich heg- 
Iwys yn wahanol. Onid rhywbcth fel yna, mcgys arddodiad dwy- 
law ar y bedyddiedig, &c.,a wthiasoch allan o’r eglwys, oedd eich 
prif fjjweril â mi ? 

Atebiad buan i’r uchodion a rydd gyfleusdra teg ac achlysur 
naturiol i’r amgylchiadau o bob tu i gael eu gosod yn gyfiawn ar 
glyw a chyhoedd gwlad. 

Wrth ateb, treiwch fod mor yood boy ag y galloch, a pheidiwch 
rhegu macs o anadl fel y gwnaethoch; yna sicrbaf bob chwarae 
teg i chwi, fel y gallo eich none-such beidio dyrysu yn yr offer fel 
arferol. 

Gan eich bod mor gynnefin h rhegu ag yw i chwi anadlu 
braidd, os muiwch gosodwch eich deuddeg sel regyddawl yn 
gadarnhad i’ch atebion, a gosodwch euw eich tad fel arfer yn 
llythyreuau dieûig ar y sel fawr ddiweddaf, a bwriwch y cyfan ar 

01 v Saint; a bydd pob peih yn right o’u tu hwy, canys nid oes 
neb ar y ddaear a allant ddifl'oddi lioll bicellau tanllyd y fall, ond 
Saint y Dyddiau Diweddaf. Da chwi, brysiwch i’m bateb. 

“ Na atlal, tyred ati, 

Wele íaes, ac wele fi. ,, 

Dewi Elfed Jones. 


Jbcrammon. 


CDGORN SEION. 


187 


TESTAMENT Y DEUDDEG PATUIARCH 
SEF MEIBION JACOB. 

TESTAMENT JOSEPH, 

[Parhad o dud . 179 ] 

Gan hyny, fy mhlant, os bydd i chwi rodio yn ngorchymynion 
yr Arglwydd, efe a’ch dyrchafa, ac ach bendithia á chyfoeth 
tragywyddol : ac os gwna \mdyn niwed i chwi, gweiwch ar i cbwi 
drwy larieidd-dra weddio droato ef, ac felly Üuw a’ch gwared 
cbwi oddiwrth bob drwg. 

Eithr edrychwch, a gwelwch, fy hir-ymaroa, y roodd y rhoddwyd 
i mi ferch fy orglwydd yn wraig, a rhoddwyd i rai gyda hi gan 
talent o aur ; canys Duw a wnaeth iddynt hwy fy ngwasanŵethu, 
ac a roddodd i rai brydferthwch, fel y byddwn megys blodeuyn 
uwchlaw pawb a’r ydoedd lâu yn Israel; ac felly a’m cadwodd 
hyd fy henaint raewn nerth ac raewn tegwch, o herwydd fy mod 
i yn debyg i Jacob yn mhob peth. 

Gwrandewch yn awr, fy rahlant, ar y breuddwydion y rhai a 
welais ; deuddeg carw oedd yn pori, a naw o honynt a ymranasant 
ar led y ddaear ; ac hefyd mi a welais fel y gaowyd morwyn 
allan o Juda, a chanddi wisg o sidan gwyn, ac o honi hi y daeth 
allan Oen difrycheulyd : ac ar y llaw aswy i’r Oen yma yr oedd 
raegys Hew, a’r holl anifeiliaid gwedi yrowneuthur yn eierbynef; 
a’r Óen a’u gorchfygodd hwynt, ac a’u sathrodd dan ei draed, ac 
ynddoef y llawenychodd yr angylion, dynion, a’r holl ddaear. 

Y pethau hyn a gytlawnir yn eu haroser, hyny ydyw, yn y 
dyddiau diweddaf, Gan hyny, fy mhlant, cedwch orchymynion 
yr Arglwydd, ac anrhydeddwch Juda a Lefi : canys o honynt hwy 
y tardd allan Oen Duw, yr hwn drwy ei ras a geidw Israel a'r 
holl Genedloedd ; a’i deyrnas ef sydd yn dragywyddol, yr hon 
nid â heibio, canys fy nlieyrnas i a ddiweddir ynoch chwi, megys 
un yn cadw gwinllan, ac ar ol y cynauaf, ni ymddengys mwyach. 

Canys yr ydwyf yn gwybod yn dda, mai yn ol fy marwolaeth, 
y bydd i’r Aifftiaid eich blino chwi, ond Duw a ymddial trosoch, 
ac a’ch dwg i dir yr addewid, yr hwn a dyngodd efe wrth Ab- 
raham, Isaac, a Jacob. 

Ond dygwch fy esgyrn i gyda ehwi, canys wrth wneuthur fèlíy 
y bydd yr Arglwydd yn oleuni gyda chwi, yn erbyn yr Aifftiaid, 
a Belial a fydd jny tywyllwch gyda’r Aifftiaid. 

Dygwch hefyd esgyrn eich mam Zilpa, a chleddwch hi yn agos 
i’r dyffryn, yn ymyl Rahel. 

A phan orphenodd efe lefaru y geiriau hyn, efe a estynodd ei 
draed, ac a hunodd hun yr holl fyd. Yna hwy a’i per-aroglasant 
ef â llysiau, gan ei roddi mewn coffr yn yr Aifft. 

Ac ar ol iddo fvw ddeng mlynedd a chant, efe a welodd blant 
Ephraim hyd y drydedd genedlaeth. Canys i Machir mab 
Manasseh, y ganesid plant ar liuiau Joseph, 



188 


l'DGORN SEION . 


Ac ar ol hyn, holl Israel a alarasant am dano ef, a’r holl Aifft- 
iftid hefyd, â galar mawr ; canys yr ydoedd efe yn tosturio wrth 
yr Aifftiaid, megys wrth ei aelodau ei hun ; gan eu cynnorthwyo 
hwy â’i lafur ac â’i gynghor, ac yn gwneuthur daioni iddynt ar 
bob amserau a thymmorau. 


TESTAMENT B E N J A M I N, 

A u naeth efe ì'w blant wrlh farw , i /nyhylch meddwl rjlan. 
Benjamiu sydd ddedwydd dôn, 

Yii ercbi ewiw orchwyl i'w feihion ; 

Trwy wedd hnr caclw ira b’ou, 

Fuddiol dda feddwl unioii. 

Copiad o eiriau Benjamin, y rhai a lefarodd efe wrth ei blant, 
pan ydoedd efe yn chwech ugain mlwydd oed: efe a’u cusanodd 
bwynt, ac a ddywedodd, 

Isaac a aned yn y ganfed flwyddyn i Abraham. felly finnau yn 
y ganfed flwyddyn i Jacob : ac o herwydd i Rahel farw ar fy 
ngenedigaeth, mi a sugnais ei llawforwyn hi Bilha. Canys ar ol 
geni Joseph i Rahel, hi a fu yn anmhl&utadwy ddeuddeng 
mlynedd; a phan ddarfu iddi weddio ar yr Arglwydd yn y 
deuddeng mlynedd hyny, hi a feichiogodd, ac a esgorodd arnaf 
fi ; canys fy nhad oedd yn caru Rahel yn rhagorol, ac vr ydoedd 
yn ewyilysio gweled dau fab o honi ; ac am byny i’m galwyd 
Benjamin, hyny ydyw, mab fy nyddiau, neu fab fy ngalar, o 
herwydd i’m mam farw ar fy ngenedigaeth. 

A phan ddaetbum gyntaf i’r Aifft, ac i’m brawd Joseph fy 
adnabod, efe a ddywedodd wrthyf, Pa beth a ddywedasant hwy 
wrth fy nliad pan y’ra gwerthasant? 

AJinnau a atebais, Trochi a wnaethant dy siaced mewn gwaed 
mynn, gan ei dwyn bi ato ef, a dywedyd, Gwel ai hon ydyw 
siaced dv fab, ai nad ê. 

A’m brawd hefyd a ddywedodd wrthyf, Yn ddiau pan y'm 
gwerthasam i’r Isuiaeliaid, un o honynt a dynodd fy siaced, ac a 
roddodd i mi grys teneu, i’w roddi am danaf, a chan fy ffiangellu, 
a barodd i mi redeg. Ac fel yr ydoedd ele yn myned o’r neilldu 
i guddio fy nillad, llew a gyfarfu a» - ef> ac a'i llaádodd ; a’r rhai 
oedd gyfranog ag ef, a ofnasant, ac a’m gwerthasant i’w cyfeillion. 

Chwithau, fy mhlant, cerwch Dduw y nefoedd, ac ufyddhewch 
i’w orchymynion ef, gan ddilyn y gwr da a santaidd hwnw 
Joseph; bydded eich meddyliau gwedi eu gosod ar ddaioni, 
megy8 ag y gwyddoch chwi fod fy meddwl i. Yr hwu sydd 
ganddo feddwl da, y mae efe yn unioc, ac uwchlaw pob peth 
gweledig. 

Ofnwch Dduw, a oherwch eich cymraydogion ; yna, er i ysbryd 
Belial eich temtio i bob math o ddrygioni, a’ch blino chwi, etto, 
ni chaiff y llaw uchaf aruoch chwi, mwy nag y cafodd ar fy 
mrawd Joseph; pa gyunifer o ddynion a fynent ei ladd ef, er 
byny Dutr ydoedd yn wastadol yn ei amddiffyn ef. 



ÜDGOBN SEION. 


189 

Canjs yr hun sydd yn ofni Duw, ac yn caru ei gynm>ydngion, 
nid archollir ef gan wybrenol ysbryd Belial; a'r hwn sydd ag 
ofn vr Arglwydd yn darian iddo, sydd ddiogeí oddiwrtì» bob dyn 
ac auifaiì, ac nis gellir nio’i orchfygu ef, o herwydd efe a 
gynnorthwyir gan gariad Duw, yr hwu sydd ganddo ef tuag at ei 
gymmydog. 

Canys Joseph a geisiodd gan ein tad Jacob weddio dros fy 
mrodyr at yr Arglwydd, ar na byddai iddo gyfrif y drygioui a 
ddarfu iddynt hwy fwriadu yn ei erbyn ef. 

Ar hyny Jacob a lefodd allan, O íy mab Joseph, ti a orch- 
fygaist fy nghalon. A cban ei goüeidio a’i gusanu, efe a 
ddywedodd, Prophwydoliaetb y nefoedd ynot ti a gyflawnir yn 
gwbl, mewn perthynas i Oen Duw, ac Achubwr y byd, a bydJ i’r 
difrycheulyd gael ei draddodi dros weilhredwyr anwiredd ; ac efe 
yr hwn sydd ddibechod a gaiff farw dros bechaduriaid yn ngwaed 
ei Destament, er iachawdwriaeth y Ceuedloedd, ac Israel hefyd, 
ac efe a dery Belial a’i holl weision. 

Fy mhlant, edrychwch ar ddiwedd y gwr da hwnw, a dilynwch 
ei drugarogrwydd ef, a meddwl da, fel y caffoch chwithau hefyd 
goron gogoniant ar eich penau. 

Nid oes gan wr da lygad tywyll; canys y mae yn drugarog, 
ac yn dosturiol wrth bob dyu : ie, er eu bod yn bechaduriaid, ac 
iddynt ddychymmygu drwg i’w erbyn. 

Canys yr bwn sydd yn gwneuthur da, sydd yn gorchfygu y 
drwg, trwy amddiffyniad daioni, ac yu caru y cyûawn fel ei 
enaid ei huc. 

Os un arall a anrhydeddir, nid yw yn cenflgenu. 

bs un a gyfoethogir, nid yw hyny yn ei tìino ef. 

Os gwr a fydd gryf neu galonog, y mae ef yn ei gar.mol, gan 
gredu hefyd ei fod yn ddiwair. 

Y mae ef yn amddiffyn yr hwn sydd yu ofni Duw ; y mae vn 
cyd weithio ynghyd, a’r hwn sydd yn ofni Duw, ac yn ei garu ef. 

Os bydd i wrymadael a’r Hollalluog, y mae yn ei rybyddio 
ef i ddychwelyd drachefn. 

Pwy bynag sydd ganddo ras yr Ysbryd da hwnw, y mae efe 
yn ei garu megys ei enaid ei bun. 

Alae ef yn tosturio wrth y tlawd, ac yn cynnorthwyo y gwan, 
y raae yn gogoneddu ac yn anrhydeddu Duw. 

Fy mhlant, os bydd genych feddwi da, dynion drwg a fvdd yn 
eich arswydo, a’r al'radlon rhag ei gywilydd a ddychwelir at 
ddaioni. Ac felly, y rhai cybsdtllyd nid yn enig a ymadawant 
à’u crintachrwydd, ond hefyd a roddant yn helaeih i’r angheuus. 

Os byddwch weithredwyr daioni, ysbrydion aflan a ffoant 
ymaith oddi wrthych, bwysttìlod gwylltion a giìiant rhag eich 
ofn ; canys lle y byddo gofal am weithredodd da yn y nieddwl, 
oddi yno y mae tywyllwch yn ffci yrnaith ; a»; os gwna gam ag 
un dyn, íe a fydd yn ddrwg ganddo : ac os gwr santaidd a gaifl’ 
gam, y mae yu tosturio wrtli yr hwn a’i gwnelo, ac yn ei roddi i 
íyny trwy ddystawrwydd. Ac os bydd i un dyn fraJychu enaid 



DDGORN SEION. 


190 

cyfiawn, ac i'r cyfiawn weddio dros ei fradychwr, nid bychan a 
fydd gogan y bradythwr, ond y cyfiawn a ddaw yn fwy hynod ar 
ol hyny, raegys ag y bu i’ra brawd Joseph. 

Nid oes gan ysbryd drygionus Belial ddira galln dros feddwl 
gwr da ; canys angel y tangnefedd sv’n cyfarwyddo ei enaid ef. 

Nid yw yn edrych yn serchog ar bethau llygredig, nac yn 
ca6glu golud ynghyd yn nymuniad trachwant. 

Nid ydyw yn ymhyfrydu mewn pleserau. 

Nid yw yn hlino ei gymiuydog. 

Nid yw yn llenwi ei hun à hwydydd, ac nid yw chwaith yn 
crwydro yu malchder ei lygaid ; canys yr Arglwydd ydyw ei 
gyfran ef. 

Nid yw yn cymmeryd dim gogoniant, am roddi cynghor da. 

Nid yw yn dal sylw pa fodd y byddo dynion yn ei ddi-an- 
rhydeddu ef, ni fedr chwaith fod yn ddichellgar neu faleisus 
mewn anwiredd, ymrysonedd, ac enllib ; canys y mae'r Aiglwydd 
yn pieswylio ynddo ef, ac yn goleuo ei feddwl, y mae yn 
yrolawenychu yn ngolwg pob dyn mewn amser da. 

Nid oes gan feddwl daddau dafod, un i fendithio, ac un arall i 
felldithiu ; un i enllibio, ac nn arall o brudd-der, un o lonyddwcb, 
ac un arall o ílinder; un o ragrith, ac un arall o wirionedd ; un 
o dlodi, ac un aralí o gyfoeth : ond y mae ganddo un unig 
ddosparthiad pur ac anllygredig tuag at boh dyn. Nid oes 
ganddo na golygon na gwrandawiad dau ddyblyg; canys yn 
mhob peth ar a wnclo, pa un bynag ai gweled o’i galon ef, ao o 
herwydd byny mae efe yn ddifeius o tìaen Duw a dyn. 

Eithr holl weithredoedd Belial ydynt ddau ddyblyg, ac yn 
gwbl wrthwyneb i symlrw’ydd. 

Gan hyny, fy mhlant, gochelwch ddrygioni Belial ; canys ar y 
cyntaf y mae'n ddifyrwch i'r sawl a ufyddhant iddo ef, eithr yn y 
diwedd mae yn gleddyf, ac yn dad i saith drwg. Canys pan 
feichiogo y meddwl unwaith trwy Belial, y mae yn esgor ar 
genfigen yn gyntaf, yn ail ar ddibrisrwydd, yn drydydd ar 
brudd-der, yn bedwerydd ar gaethiwed, yn bummed ar anghen,yn 
ehweehed ar boenau, yn seithfed ar anghyfannedd dra ; ac o 
herwydd liyny, Caiu a gystuddiwyd â saith o geryddon gan 
Dduw ; cany6 dros saitli mlynedd olynol, Duw a ddygodd bláau 
o newydd ar Cain, dau can mlynedd y dyoddefodd, ac yn mhen 
naw can mlynedd, y ddaear a wnaed yn anghyfannedd trwy y 
diluw, er rnwyn Abel gyfiawn ei fraw'd ef. Ac yn y seithfed gan 
mlynedd Cain a farnwyd, a Lamech yn y ddeg a thriugain, 
seith waith ; canys y neb sydd debyg i Cain mewn casineb a 
chenfigen tuag at ei frodyr, a geryddir â’r unrhyw gerydd yn 
dragywydd, megys yntau. 

Gan liyny, gochelwch falais, llid. a chenfigen tuag at eich 
brodyr, glynwcb wrth ddaioni a charedigrwydd : yr hwn sydd 
ganddo feddwl glân mewu cariad, nid ydyw yn edrych ar wraig 
mewn ffordd o drythyllwch, o berwydd nad oes halogrwydd yn ei 
galon ef, canys Ysbryd yr Arglwydd sydd yn gorphwys arno: 


l'DGORN SLION. 


19! 

• canys megys ag y mae vr haul heb ei halogi er id«lo dytrymi ar y 
pwll neu y domen, ond yn hyiracli, y mae ef yn sychu i fynv, ac 
yn gyru yinaith y drewi, felly y mae meddwl pur yn ymdrech 
yn erbyn «tlendid y ddaear, ac yn ei orcbfygu, uc heb halcgi ei 
hunan. 

Ac yr ydwyfyn deall wrth leferydd Kuoch y cyfiawn, y bydd 
gweithredoedd drygiouus yn eich roysg chwi, a chwi n lialogwch 
eich hunaiu â godineb Sodoin, ac fe dderfydd am danoch, 
oddieitlir ychydig, a chwi a gynnyddwch mewn chiruniau aíreoliiB 
tuag at ferched ; u thoyrnabiad yr Arglwydd a’i cymmer **i hun 
yroaiili yn brysur. 

Er hyny. terol yr Arglwydd yn eich rhan chwi a wneir, ac a 
fydd vii ogoneddus yn eich mvsg. 

Canys yr Arglwydd ei huu a gymmer y deyrnas arno ei hunan, 
a’r deuddeg llwyth a gesglir ynghyd, a’r ho!l Genedloedd a 
yrogyunullant yuo, hyd oni ddanlono y Goruchaf ei iachawdwr- 
iaelh yn ymweliad ei unig Genedlig. 

Ac efe a â i’r deml yn gyntaí, ac yno y bydd i'r Arglwydd 
oddef cam a’i ddirmygu, a i godi ef i fyny ur ddarn o bren. A 
llen y deml a ruygir, ac ysbryd yr Arglwydd a ddaw i lawr ar y 
Cenedloedd, ac a dywelltir allan fel tân ; a chan gyfodi i íyn y 
o'r bedd, efe a yiuddyrchafa o’r ddaeur i'r nefoedd ; ac efe a gofia 
inor ddirmygus fu ef ar y ddaear, ac mor ogoneddus ydyw ef yn 
y nefoedd. 

Pan ydoedd Joseph yn yr Aifft roi a hiraelbais ara weled ei 
goríT ef, a gwedd ei wynebpryd ef, a thruy wcddiau fy nhad 
Jacob, roi u’i gwelais el yn effro yn nydd cyfiawnder perffeith- 
rwydd ei wedd ef. 

Gan hyuy, fy mhlant, gwybyddwch y hydd i mi farw : o 
herwydd hyn bydded i bob un ddelio yn union a’i gyinmydog; a 
chan weitbredu yn uniawn ac yn tfyddlawn, cedwcli chwi gyfraith 
yrArglwydd; canys hvn y yr ydwyf yu ei ddysgu i chwi yn lle 
pob etifeddiaeth ; a rhoddwch chwithau y cylryw i’ch meibion 
yn feddiant tragywyddol. 

Canys felly y gwnaelh Ahraham, Isaac, a Jacob, bwy a rodd- 
asant i ni yr holl betìiau hyn yu etifeddiaelb, gan ddywedyd, 
Cedwch chwi orchymynion yr Aiglwydd hyd oni byddo iddo ef 
ddadguddio ei achubawl Iachawdwriaeth i’r holl Genedloedd. 
Yna y cewch chwi weled Enoch, Noali, Sem, Abraham, Isaac, a 
Jacob, yn eistedd ar ei ddeheulaw mewn llawenydd. 

Yna y bydd i bob un o honom gyfodi at ei deyrn-wialen, gan 
addoli Brenin y nefoedd, yr hwn a ymddangosodd ar y ddaear 
mewn gwael agwedd dyn. 

A chynnifer ag a gredant ynddo, a orfoleddant gydag ef yn yr 
araser liwnw, a'r lioll rai hyny a gyfodant dracheln i ogoniant, a’r 
lleill i gywiîydd. 

A’r Arglwydd yn gyntaf o gwbl a farna Israel am yr anghyf- 
iawnder a wnaed yu ei erbyn ef, oblegid na chredasant yn Nuw, 
yr Lwn a ddaeth raewn cnawd i’w gwared. 


132 


CDGORN 8EION. 


Yna y barna ef« yr hnll GenedloedJ, a chynnifer ap ni chr* J- 
ant yuddo pan yr ymddanROSo ar y ddaenr. Efe a arpyhoedda 
Israel vn niysp etholedipion V Cencdloedfl, megyg eg yr arpy- 
lioeddodd efe Esau yn y Midianinid, yr hwn a hudodd ei frodyr 
drwy odineb at eulun addoliaetli, y rhai oedd wedi ymddyeithrio 
oddiwrth Dduw, a syrthio ynmilh oddiwrth etileddineth y plant o 
herwydd nad ofnasant Dduw. 

Os cliwi a rodiwch mewn snnteiddrwydd o flaen yr Arglwydd, 
chwi a breswyüwch drachefn mewn gobailh ynof, a holl Israel a 
gesglir nt yr Arglwydd, ac ni’m gelwir mwyach yn flaidd rheibns 

0 herwydd eich hyspail chwi, eithr mi n elwir yn weithydd i*r Ar 
glwydd, yr hwn sydd yn rhoddi ymborth i’r cyfryw og a wuelont 
ei owyllys. 

Ao yn fv had y cyfyd ef i fyny Anwylyd yr Arglwydd, îlefer- 
ycîd pa un a glywir ar y ddaear, ac efe a rvdd wyboda^th newydd, 
ao a oleua yr holl Genedluedd â goleuni dealltwriaeih, ac a 
ddaw i fyny i achub Israel. 

Ac a gymmer oddi wrthynt eu svnapng ac a'i rhydd i'r Cene«l 
loedd, ac a gyfaunedda yn synagog y Cenedloedd hyd ddiwedd 
y byd. 

Ac a fydd vn mysg eu tywysog ; on megys liyfryd gerdd yn 
ngenau vr holl bohl, a’i weithredoedd ef a’i yinddyildanion a 
ysgrifenir mewn llyfrau santaidd. 

Fy nhad Jacob a'm dysgodd o i blegid ef, g.an ddywedyd, Efo a 
ddiwygia feiau dy lwyth. 

Ac efe a fydd Anwylyd yr Arglwydd yn dragy wyddol. 

A phan orplienodd efe lefaru y geiriau hyn,efe a orchyrnynodd 
i’w blant gario ei esgyrn ef allan o’r AiflTr, a’u claddu hwy yn 
Hebron gyda’i dadau. Felly Benjamin a fu farw yn y ganfed 
a'r bummed ar hugain o’i tìynyddoedd ino.vn oedran teg ; a hwy 
a*i rhod.lasant mewn arch, ac yn nihen yr unfed ar ddeg a 
phedwar ugain o tìynyddoedd cyn ymadawiad yr Israeliaid alUn 
o’r Aifft, hwy a’u brodyr a ddygasant yn ddirgel esgvrn eu tad 

1 dir Canaan, ac a'i claddasant yu Hebion, wrth draed ei dadnu ; 
ac a ddychwelasant yn ol «> dir (,’anaan, ac a arosasantyn yr Aifft 
liyd ddydd eu hymadawiad yn ngliyd. 


EPISTOL PAUL YR APOSTOL AT Y LAODICEAID. 

1 Pai l, Apostol, nid o ddyn, na thrwy ddyn, eithr trwy Iesu 
Grist. 

2 At V brodyr y rhai sydd yn Laodicea : gras a thangnefedd a 
fyddo gyda chwi oddiwrth Dduw’r Tad, a'r Argìwydd Iesu Grist. 

3 Yr ydwyf yn diolch i’m Duw yn fy holl weddiau, am eich 
bod yn aros yu ddisigt yn<ldo ef, ac yn ei holl waith, gan ddysgwyl 
am ei addewidion ef hyd ddydd y farn. 


l'DGOR* BBIOW. 


19.1 


I f N a tui'ler clnri trwy rai 6iarndii» anfuJdiol, y rhui sydd 
yn myued ««ddi amgylch i beri i chwi gwyropo oddiwrth yr 
Kfengyl yr hon u hrogethwyd i chwi trwof h. 

5 O na hti’i i’r rhai a ddysgwyd gcnyf allu gwasanaethu er 
bndd i Efongyl y gwiiioncdd, a dyfod yn ddiwyd rocwn gweith- 
redoedd du i fywyd tragywyddol. 

6 O hyn allaii yr umlygir fy rhwymuu, y rhai yr wyf yn eu 
dyoddef er mwyn Crist. 

7 O herwydd pahara yr ydwyí yn Uawenychu yn fy nghalon, 
uc yn ei gyfrif yn iuchaw JwrÌHeth dragywyddol. 

8 Fel y gwelid hyny trwy oich gwoJdiau chwi, a thrwy weith* 
rcdiad yr ì sbryd Glán, pa un byuag ai trwy fywyd, ai trwy 
farwoluetb. 

0 Canysymae genyf ewyllys a îlawenydd mawr i farw yn 
Nghrist, yr hwn drwy yr unrhyw drugaredd a rydd i chwi gael 
yr unrhyw guriad, i fod o un meddwl. 

10 Gan hyny, frodyr unwyl, megys ag y clvw6och pan 
oeddwn gyda chwi, hyny cedwch a gorphenwch yn ofn Duw, 
lelly y cewch chwi fywyd tragywyddolj canys Duw a i gweithia 
ac a’i perlTeithia ef ynoch chwi yn ddioed. 

I I Anwylyd, yiulawenhewch yn yr Arglwydd, a gochelwch 
V rhai sydd yn chwennych ar ol budrelw. 

12 Gwneler eich gweddiau cliwi yn hysbys i Dduw, ac aroewch 
mewn sicr wybodaeth o Grist. 

13 A gwnewch yr hyn eydd gymhesur a gweddol, uniawn a 
rhesymol, a’r hyn a glywsoch ac a dderbyniasoch, hyny cedwch 
yn eieh calonau, felly y cewch chwi glod. 

14 Gras Duw, a’n Harglwydd lesu Grist, a fyddo gyda eich 
hysbrydoedd cbwi oll. Amen. 

Ferwch ddarllen yr Epistol yma i’r Colosiaid, a darllenwch 
chwithau yr un a ’sgrifenwyd. Col. 4, 16. 

[Epistol Paul at y Loadiceaid a çafwyd yn y Bibl bynaf a’r a gytìeilbwyd 
yu Worms, Germaiiy .] 


AT YR EGLWYSI. 

Anwyl Frawd Dayis, — Hysbyswcn trwy yr Udgorn t cyn- 
uelir Cymmanfa Ddwyreiniol Morganwg, yn Merthyr, ar y 6fed 
o Orpbenaf; sir Fynwy, yn Nhredegar, ury!3eg; Morganwg 


194 


UDGORN SBION. 


Orllewinol, yn Abertawy, ar y 20fed; sir Gaerfyrddin, yn Nghaer- 
fyrddin, ar y 27ain ; a sir Abertefi, ar y 3ydd o Awst. 

Anwyl Frodyr, — Y rhai sydd yn bwriadu ymfudo yn mis Medi 
nesaf, byddod i chwi ddanfon eich blaen-doloed.l yina i ni mewo 
amser, ynghyd â'ch cyfarwyddiadau, celfyddydau, a’ch enwau, 
fel y gallwyf yru gwybodaeth i chwi mewn pryd, am yr amser 
sydd i chwi fod yn Liverpool, neu yn Abertawy. Nid ydyw yn 
ddoelhineb i’r rhai sydd yn bwriadu myned rhag eu blaen i’r 
Dyffryn, i fyoed yn mis Medi, ond yn Ionawr; o herwydd y 
bydd yn rhaid iddynt aros ychydig o fisoedd yn St. Louis, o 
achos y rhew ar yr afonydd. 

Mae arian y Drysorfa Ymfudol i fod i raewn yma erbyn y 
24ain o’r mis hwn, a gofaled pawb am eu gyru, ynghyd ag 
enw Trysorydd pob Cangen a’i gyfarwyddyd, erbyn yr uraser 
Uchod. 

14, Castle St.> Merthyr Tydfil. Wm. Phillips. 


HELYNT YR EGLWYS YN SIR FYNWY. 

Tredegar , Mehofia 6, 1851. 

Anwyl Frawd Philhps, — Mewn llawenydd yr wyf ynysgrifenu 
atocb, gan obeithio eich bod wedi dychwelyd yn iacb, ac wedi 
mwynhau mwy o gytlawnder o laweuydd ac o orfoledd yn eich 
taith yn rahlith etholedigion Duw nag erioed. 

Rhoddaf yn awr ycliydig o hanes y Gynnadledd hon. Y 
mae yma undeb cyffredinol, ac argoelion da ain lawer i ufyddhau 
i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn ddiweddar 
wedi agor tair Neuadd raewn lleoedd cyfleus, ac y mae Uuoedd o 
bobl yn ymgasglu i glywed beth sydd genym i ddweyd dros ein 
crefydd. Un o honyut a agorwyd ar y 25ain o Fedi yn y Coed- 
duou, a bedyddiwyd pedwar yno mewn canlyniad i hyny ; ar yr 
un dydd bu tri bedydd cyhoeddus, un yn Nantyglo, un yn y 
Blaenau, ac un yn Kendle ; pryd y cafwyd cyfleusdra i bregethu 
i gannoedd o bobl. Y Sul canlynol fe agorwyd Neuadd y Belle 
Vue Inn, rhwng Victoria a Phenycae, lle y cafodd yr Henuriaid 
Dewi Elfed Jones a Dayid Rees gyfleusdra i ddal eu tystiolaeth 
i gaunoedd o bobl. Yr oedd y Neuadd yn orlawn o wrandaw- 
wyr yn y boreu, a llawer yn raethu dyfod i mewn. Am ddau, 
penderfynwyd pregethu yn y ffenestr, fel y gellid boddloni y 


UDGORN 8E10N. 


I9Ô 

dvrfa oddifewn ac oddiallan ; yr oedd o fíl i byrothcg cant yn 
gwraudaw, a llawer rawy aro chwech. Pregethwyd yn ybtod y 
dydd yn Gymraeg a Saesneg, u chafwyd gwraudawiad aslud ; ac 
y mae tystiolaeth yr Henuriaid Jones a Rees wedi achosi cyu- 
liwrf yn mhlith y bobl, a bedyddiwyd urnryw wedi hyny. Yr 
ydymyn bwriadu agor Capel a dwy Neuadd yn fuan etto. Bwr- 
iadwn agor un o houyut ar y lOeg o’r mis hwn, pryd ydymunaffí, 
a'r Saint, ac amrywiol o'r Bedyddwyr, weled Dewi Elfed yno os 
bydd yn bosibl. Ydwyf, eich gostyngedig frawd, 

Tiiomas Giles. 


CAN NEWYDD. 

Ton— '* Adcmi Pur.** 

Pan ddelo’r Saint oll adreu’u ughyd, 

I hyfryd fynydd Seiou, 

A dod dan foii Duw ein Naf, 

Heb neb yn glaf ei galon ; 

Fe fydd pawb o’r ífyddîon Seintìau, 

Heb un cur o fewn eu corau ; 

Hwy gânt yno fy w’n ddiflino, 

Heb ueb wed’yn idd eu gwuwdio, 

Ond rooli’n hy, eu Crewr cu, 

Mewn canu, heb ddiro cwyno. 

Mae arnaf awydd am y fraint, 

Fyu’d at y Sainti Seion, 

Lle na fydd tristwch yn eu plitb, 

Nac un rhyw rhith o ’roryson ; 

Fe geir clywed ilais y llwythau 
’N canu’n beraidd hwyr a boreu ; 

Sciniant glodydd mewn gwlad uewydd, 

Heb waradwydd am Waredydd ; 

Gwyn fyd na bawn i yn ddilyth 
Yn mhlith y dyrfa ddedwydd. 

Mi wn y daw fv Mhrynwr llon, 

I Seion i deyrnasu, 

I blith y patriarchaidd lu, 

Ca miloedd eu canmoli ; 

O roor siriol fydd y Seintiau, 

Yno’n gwisgo heirdd goronau, 

Heb un gelyn yno’n ddycbryn, 

Pawb yn effro trwy y Dyffryn ; 

Ac, O’r dedwyddwch fedd pob Sant, 

Sef breinniol blant y Brenin. 

Aberamman. Thos. Philup. 



196 


L’lDGOÎtN SEION. 


AMRYẂIAETHAÜ, & c. 

Cymmanfa Llundain. — Cawsom yr liyfrydwch o fod yn bíe- 
Senno) yn nghymmanfa Llundain, ar y laf o’r mis hwn, lle yr 
oedd pedwar o’r Apostolion, ynghyd â lluoedd o henuriaid o bell 
ac agos, wedi ymgasglu. Treuliwyd y dydd yn ddyddorawl iawn, 
ac ni ellid yn hawdd ei dreulio yn well. Dydd Llun, yragyn- 
nullodd oddeutu 1200 i’r Freemasons’ Ha!l, i gyfranogi mewn 
gwledd, yn debyg i’r rhai a gynnelir yn y Dyffryn. Efallai y 
cawn achlysur i fanylu yn ein nesaf. Digon yw dweyd yn bres- 
ennol i ni a'n brodyr Philìips a Pugh deimlo wrth ein bodd, tra 
yn syllu, gwrandaw, a siarad, yn nghyfeillach y S8int oedd wedi 
ymgynnull yn Llundain, yn nyddiau 4Í ffair y byd.” 

Cangen y Cefn. — Dyd-1 Sul diweddaf, agorwyd adeilaá at 
wasanaeth y Saint yn Cefncoedycymraar, pryd y eafwyd cyfar- 
fodydd da trwy y dydd. Galwyd y lle “ Y Gangen,” yr hon a 
adeiladwyd gan un o’r brodyr, ac yn alluog i gynnwys oddeutu 
200 o wrandawwyr. 

Yr Arddangosfa Fawr.- Os ydych am weled rhyfeddodau 
y byd heb ei deithio, cerddwch oddeutu pymtheg milltir tu fewn 
i'r Palas Gwydr. Priodol oedd ei wneuthur o wydr, canys efe 
y w drych y byd, yn yr hwn y gwelir diwydrwydd a chywreinrwydd 
cenedloedd y ddaear. 

Nid oes ond ychydig o ddynion u wyddant y ffordd i fod yn 
segur a diddrwg ; eanys trwy wneuthur dim yr ydym yn dysgu 
gwneyd drwg. 

Cynnifer o ddyddiau ag ydym yn dreulio heb wneuthur dim 
ag sydd yn dda, ydynt yn gymmaint á hyny o ddyddiau wedi eu 
llwyr golli. 

Pa beth bynag a ddymunaf, yr wyf bob amser yn ei gael, 
canys nid wyf yn dymuno dim ond yr hyn a allaf gael. 


“ E. M.” — Mewn perthynas i’r ffurf o weddiau yn y cymunj 
gwell yw dilyn y cyfieithad diweddaf. Bydded yr Ath. a’r Cyf. 
yn safon ì bawb. Diolchwn i E. M. am sylwij eithr y mae mwy 
o bwys yn yr ysbryd nag yn y lythyren. 

“G. Watkin.” — Gwell i chwi ysgrifenu i Aberamman, at y 
dynion eu hunain, a danfon stamp yn eich Uythyr. 

Taliadau o Fai 29 hyd Meh. 12. — Morganwg Orllewinol, 
£3 9s 3d ; Sir Benfro, £1; Cwmbach, £2 14s; Caerdyf, £3 ls 8c; 
Hirwaun,7s; Georcetown, £2 6s ; Pendaren, £1 4s 6c; Mer- 
thyr, £1 6s ; Cein, 19s; Cvfanswm,£l6 7s ôc. 

ÍÊgr Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Dayis, Printer , John's Street , Georgetoum , Merthyr t 


J. D A V I S , ARGRAFFYDD, M E RT H YB-TYDFI L. 


UDGORN SEION, 

NEÜ 

e#frnt g c^>aínt. 


Rhif. 13.] MEHEFIN 28, 1851. [PRis lÿ. 


HANES TAITH O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
AM BEDWAR CANT A HANNER O FILLTlROEDD 
I’R DEAU [ODDIWRTH CAPT. D. JONES]. 

San Pete, Mawrth, 1851. 

Anwyl Frawd Dayis, — Etallai nad annifyr, nac ychwailh an- 
nefnyddiol, fydd rhoddi yr hanes canlynol i’r Suint Cymreig, pa 
rai yn ddiau ydynt awyddus am bob hanesion am y parthau byn 
o’r byd, lle y suguir eu serch ; o’r liyn leiaf, felly y teimlwn i 
írayna, ac felly etto. Ac er mor belled oddiwrthynt yr wyf yn 
swr, nid yw fy awydd i’w difyru a'u Ucsoli un gronyn llai nag 
erioed; eithr o’r ochr arall, po fwyaf a ganfyddaf o fanteision 
i'w llesoli yn dymmcrol neu yn ysbrydol, mwyfwy y cynnydda 
fy awydü innau iddyntliwy yn anad pawbi gael y cyfryw fanteis- 
ion; a'm meddwi yw o hyd, fel Paul gynt, na fydd fy ned- 
■wyddwch innau yn beríiaith, heb fod yn tich cwmni chwithau 
«11 hefyd. Ond, at yr hanes. 

Yr wythnos ag y tiriais yn Ninas y Llyn Halen Fawr o 
Oymru, hysbysodd ein parclius Lywydd B. Young i fyfi ei gyf- 
rinach, ei bwrpas, a’i drefniadau o barthcd i sefydlu dyfiiynoedd 
y mynyddoedd, &c., ac adroddodd i mi dystioiaethau difyrus a 
gawsai gan deitbwyr am y gainc ysgythredig hono o hil Gomer a 
elwir y Madociaid ; rc efe hefyd a’m cynghorodd i fyned gyda'r 
cwmni a oedd efe yn fwriadu anfon i'r deau yn fuan; yr hyn a 
lawenhaodd fy ngbalon yn fawr. Dyben arall oedd i’r orymdaith 
hon, oedd chwiiio al'.an liyd y gallern pa mor ucliel y gellir rr.or- 
dwyo yr afon Rio Coiorado, ynghyd â chwilio ansawdd dyfifya- 
«edd ac afonyûd, &c., y mynyddoedd tragywyddol hyn. 

13 [cttF, nr. 



198 


ÜDGORN SEION- 


Tacnwedd 22, 1849. — Yo unol â’r darpariadau blaenorol... 
cychwynodd y mwyrif o’r cwrani o’r ddinas i ymgyfarfod, a 
rheoleiddio y gatrawd 12 milltir i'r deau, eithr lluddiwyd fi i 
gychwyn hyd y 24ain, trwy fy inod yn sefydlu y gwabanol deu- 
luoedd Cyrareig yr ochr draw i’r Iorddonen, ac yn rhanu iddynt 
eu hetifeddiaethau yn ol eu hangheniou. Mawr y wylo a’r 
galaru yr oeddynt ar fy yraadawiad. Yr oeddwn i wedi eu sefydlu 
yn gyfeillach Gymreig cyn hyny, a gosod llywyddion arnynt; ao 
yr oeddynt oll braidd wedi adgyweirio eu cyfamraodau trwy fed- 
ydd, &c., ac yn y cyrddau Cymreig yr oedd rawy o undeb ac o 
Ysbryd Duw nag a welais yn ein plith er pan gychwynais o 
Gymru. 

Y dydd cyntaf, daethym i’r fan lle y dysgwyliwn gyfarfod y 
cwjnui, eithr yr oeddynt oll ond fy hunan wedi myned oddi yno 
çrs deuddydd. Arosais yno y noson hono, a thranoeth cych- 
wynais yn unig ar eu hol. Yr ocdd wedi bwrw eira drwy y nos # 
ac yn parhau i fwrw pan gychwynais, fel ag yr oedd y fifordd yn- 
hollol anamlwg, oddieithr y gwelwn frigau y gwair ar bob ochr, 
a dim yn yr heol; nid ocdd na thrigiannydd na thy, na dysgwyh 
am deithiwr ar fy flforddj am dros driugain miiltir. Yr oedd yn 
fath niwl, fel na welwn nemawr o’m hamgylch; ac er fod ereill 
yn ceisio genyf i beidio ag anturio, nid oeddwn i gael fy nigaloni 
er hyn ; yn mlaen yr aethym ar gefn ceflfyl, ac un arall a arwein- 
iwn, yr hwn a gludai fy nillad, gwely, &c. Aethym yn mlaen 
heb nemawr daro am tua 15 milltir, pan y canfyddais groes ffyrdd 
yn ddiddysgwyl ; anturiais ar hyd. y ganol o’r tair, yr hon cyn 
hir a’m twyllodd trwy ddiüanu o’m golwg. Troais yn ol i dreio 
un o’r lîeilî, a dilynais ar y ddeau, yr hon, yn mhen yspaid, a’m 
harweiniodd áros geulan serth, ac i gorsydd' a llaid, lle y suddai y 
ceffylau hyd eu garau; eithr yn mlaen ymrwyfais trwy ddwfr 
cymmysgedig allaid, ac eira, hyd nes i’r heol neidio ar ei phen 
dros geulan i afon fawr a dwfn, yr hon nis gwelais ond mewn 
pryd i arbed trochfa ynddi, Cymmerais yr hint yn awr nad hon- 
yw y ffordd iawn ychwaith, ac aethym yn ol goreu a allwn, weith- 
iau y ceffylau, weithiau finnau yn isaf. Gwuaeth y ceffylau, dru- 
ain, eu rhan yn dda i ddod allan yn fyw o’r fath gorsydd, pan* 
nas gwelent hwy na minnau ddegllath o’n bamgjlch. Nid oedd- 
fy sofyllfa unigol ac anial i’w chwennychu yn awr; canys, pe- 
ftOllwn lawer o amser yma, a’r gwersyll yn teithio yn mlaen, rhag*- 



SDGORN SEION. 


■wsìwn raai ya yr eira oer y byddai fy ngwely heno, heb dân n* 
tíim i’w gynneu; a phe felly, os diogel rliag yr anwar drigolion 
« grwydrant ar hyd y wlad, nid cwnini mor fwyn fyddai y bleidd- 
ìaid danneddog, pa rai oeddynt eisoes yn wban ar eu gilydd i 
gasglu eu byddinoedd ynghyd yn ddigon lliosog i gymraeryd y' 
crwydryn yn garcharor. Yu awr gelwais ai fy Nhad i'm tywys i 
neu’m hanifeiliaid i*r iawn tíordd ; yr hwn, fel arfer, clod fo i’tr 
enw, a atebodd i’ra gulwad, canys yr olaf, ar ol cael yr awenau r 
a’ra dygasant i odren rhiw serth a garw ; ar frys dringasant hon 
nes cyrhaedd ei phen, ac yna i waered o glogwyn bwy gilydd 
drosti. Yn ngwaetod lion y rhedai afon fach anhawdd ei chroesv 
ond wrth ddilyn ei glanau am ennyd cefais fan diogel, a chyn hir 
cefais fy hun ar yr ucheldir drachefn, heb heol fytb, na chwm- 
pawd, na dira ond nefoedd uwchben i ddysgwyl wrtbo. Bloedd- 
iais drachefn, ac yn uwch na chynt, “ O Dad, pâr chwa o rywle i 
chwalu y niwl a’r eira, ,> yr hon ar yr alwad a ddaeth, a pheidiodd 
yr eira, a chiy wais wehyriad raarch nid neppell oddiwrthyf; pan 
yn myfyrio beth allasai fod, ai cetfyl yn ngholl fel finnau, ai a 
oedd marchog iddo; ynte ai angel o'r nef yn waredwr a ddaeth r 
drachefn a thrachéfn y gwehyriad, ac atebwyd yn oi gau fy 
meirch a minnau am yr ochaf, ac ýn galonog prancient i’w gyf- 
arfod. Daeth chwa o wyni a chwythodd y niwl i ffwrdd ; yna- 
gwelem dri marchog ar feirch ar ein cyferî Y rhai hyn oeddynt 
deithwyr tuag Utah; cyd-deithiaís â hwynt nea y deliais fy 
nghwmpeini fy hun, a mawr y llawenydd oedd cyfarfod, canys yr 
oeddynt yn fy aros ar yr Afòn Helyg. Gyda llawenydd croes- 
awyd fi i’r gwersyll, a cbychwynasom oddiyno i ddringo rhiw 
serth, yr hwn a wahana Ddyífryn y Liyn Halen Fawr a Dyffryn 
Utah. Oddiar ben uchaf hwn, cymmerasom yr olygfa olaf ar 
Ddinas y Llyn Halen a'i thrigolion yn y pellder. Disgynasom 
yn raddol ar hyd heol ragorol yr ochr ddeau, a gwersyllasom ar 
yr Afon Sech yn Nyffryn Utah. — Cynnwysa ein gwersyll ddeu-' 
ddeg o bedrolfeni a lusgid ge.n ychain, a cherbyd genyf fi a F. P» 
Pratt, yr hwn a lusgid gau bedwai* o geffylau ; meddem hefyd tua- 
ugain o geffylau a phymtheg o fulod marcbogaeth, a 47 o wyr 
déwr ac arfog, un magnel pres ar olwynion, saith o anifeihaid 
tewion i'w cigydda fel bo anghen, ac yraborth am bedwar rais. 
Ar un o'r pedrolfeni yr oedd. ffórdd-fesurydd, yr hwn a droid ga» 
yr olwyn > .hin.fesurydd l .ac offerynaa astronomyddol* 



m 


ttítíÖHN SE ÍOK, 


— 26. — Teithiasom ar hyd ochr y dyffryn hardd hwn ; Líyẃ 
Utah ar y deau i ni, hyd yr hon aydd tua 30, a’i lled yn 10 «•' 
filltiroedd, o ddwfr croew a chlir, a llawer o bysgod. Croeaasom 
amryw afonydd mwy neu lai heddyw, ar lanau pa rai y mae y 
Coed yn brin, eithr y tir yn fras a helaetb, a manteisiol i aometh- 
yddiaeth. 

— 28. — Tua chanol dydd croesasom yr afon ProTo,yr hon sydJ 
tua 103 troedfedd o led a dwy droedfedd o ddyfnder, yn arllwyr 
o’r bryniau dwyreiniol i’r llyn yn y gorllewin, Ar lan ddeheuol 
hon sefydla o dri i bedwar cant o Saint : adeiladasant amdditfynfíu 
ysgwar o dai coed, tuag ugain bub ochr, a dau boTth llydan; cyn- 
nwysai y cauad tua dwy erw o dir. Llafuriant tua 600 erw yn 
un cauad, ac y rnaent yn gwneyd yn dda hyd yn hyn, a chawöanl» 
gnydau toreithiog. Pellder o Ddinus y Llyn Halen, *i6 eiliad. 
Gwersyllasom ar Spring Creek, 12 eiliad i*r deau : yr eira broif 
difiannu. Ar lan yr afon nesaf, sef Hobble Creek, mewn gwlad 
hyfryd a ffrwythlawu, cyfarfuom â Jlwy,tb o IndiaiJ, a elwir yr 
Utahs, pa rai a ladratasant oddiamom ych tew, ac a ddiangasaní 
yn ddirgel. Gwnant eu cabanod o helyg ueu saye; a chan eu: 
bod yn crwydro o fan i fan, yn ol y cant helwriaetb, ni adeilad 
ant iV cyfanneddu yn hir. Eu gwisgoedd ydynt o grwyn buffa- 
loes, pa rai a gaui gan y brodorion deheuol, neu o wrthbanau s 
gant gan y Mormoniaid, &c. Nid oes dim dymunol ynddynt, 
druain, ond eu bod yn feddiannol ar eneidiau anfarwol, ac ya 
hiliogaeth cenedl rymus, i ba rai y rhoddwyd addewidion mawr 
gynt; wele yma ynddynt hwy gyfiawniad llawer o brophwydol- 
iaethau yn ddiau; canys llawer a ddywedwyd y dygid had 
Ephraim i ymgrymu hyd y llwch, ac yr ymgrymi^ hwynt hyd y 
ddaear, — y byddai i’w “llais hustyng o’r llwcb,” &c. Nid all uu 
dyn diduedd ammau geirwiredd Llyfr Rlormon, ar ol deall 
iawn gymmeriad ac banesyddiactb y gweddillion hyn, de- 
bygaf. 

— 29. — Croesasom afon töa 10’ llath o led, a throedfedd c 
ddyfuder, yr hou a reda ar hyd y wahanlen o dir rhwng y cwr 
deheuol i Ddyffryn Utah a’r cwr gogleddol i ddyffryn Joab, Hy 
fforddia glanau yr afon hon gryn lawer o goed tanwydd ; a cheir 
oddiyma olygfa eang i’r gogledd dros holl Ddyffryn Utah, ac i'r 
deau am ugeiniau o fillliroedd ar ei hyd, a thua 10 neu 15 oled^ 
èíweiir Dyffryn ag sydd yn anhawdd gweled ei, harddwch, ua’i 


OTHÎOÄ* sno'rt. 


501 

o ran gnnreddiad a natur y tir, ond prinder ei goed sy’n 
«wttogi ei werih. 

Tua 1-5 eiltad cyn cyrhaedd y cvrr deheuol i’r dyffryn hvm 
arweinia y ffrodd i San l*ete, yr hwn a reda drwy kanyon rhwng 
snynyddoedd ttchel, a»n tua 18 eiliad, o ba le y rheda afon 
fychan o ddwfr oer a grisialaidd. Yn y lcanyon hwn y mae royn- 
ydd o balen o liw cochlyd a chaled, ceir ef o ogof a reda o tan r 
ntynydd halen ; gerllaw iddo, y raae spring yn berwi ei dwfr beli 
A'r lan, yr hwn pan geulo vn yr haal a ddyry geunen o halen 
çwyn blasus a da. Casglasom yma ddigon at ein gwasanaeth. 

— 30. — Cyrhaeddasom g»Vr dyffryn San Pete, yr hwn sydd 
ihelaethach na'r dyffrynoedd a nodwyd o lawer. Yn awr, o’n 
tdaen i’r deau gwelir un ddôl fras a gweiriog, ara 50 eiliad ; 
mae’n debyg yr olwg i rai dolydd a welaÌ9 yn hen wlad fy 
tnhadau, cyn y cynauaf gwair, ond yn fwy. Rheda amryw o 
-afonydd ac aberoedd drwyddo, o ba rai y gellir dwfthan y rhan 
fwyaf o hon-o; y fwyaf o ba rai ä elwir afon San Pete, a reda 
o’r gongl ogleddoâ yn wyrgam ar ei hyd ; o ba le yr estyna y 
dyffryn ei droed araryw filltiroedd tu hwnt i’r trwyn uchel o 
gedrwydd ar ein haswy ; estyna ei droed arall i’r gongl ogledd 
orllewînol cyn belled ; o’i aragylcìt arage-uir ef gan restr o 
fynyddau uchel, tu hwnt i ba rai ni welir ond yr awyr las, heb 
gwrawl gymraaint “ â chledr llaw gwr’* i -dduo ei wynebpryd 
hyfryd. Mae y dyffryn hwn 20 eiliad o ied weithiau, ac yna 
«ulha yn raddcl tua’r deau, Ue y gogwydda es ben o’i ysgwyddau i 
fyny , tua’r de orllewinol, ar fynweu rhestr o fynyddau mawr- 
-eddig eilwaith ag a roddant i’r dyffryn hwn yraddangosiad o fyd 
hach &r ei ben ei hun, a dystawrwydd oesawl yn teymasu ar ei 
orsedd ynddo; oddieithr ambell frodor anwar neu flaidd ft 
grwydraut am ysglyfaeth — y pysg yo ei afonydd, neu ambell 
«wningen, cyn wyned â’r eira, a neidia o’i lloches mewn braw, 
gan syîlu yn ein wynebau,iel pe yn gofyn, Pwy yw yr aflonydd- 
wyr dyeithr hyn, a pheth a fynant? Dyma y fath oedd y dyffryn 
hwn fel Uaweroedd o ddyffrynoedd ereill, pa rai, a lochesid yn 
nghelloedd y mynyddoedd tragywyddol hyn, hyd nes y tiriodd 
yroa, ychydig ddyddiau yn ol, wersyîl o Saint i sefydlu yn ei 
gwr deheuol, i gymdeithas roesawus pa rai y cyrhaeddasom 
Rhagfyr 3; arosasom gyda hwy yma byd y 5fed, a chawsom 
áte>b cymhorth aallent roi i ni. Isaac Morley sydd yn llywyddu 



VDCOKN EBION . 


20 * 

yma, a djydag ef tua 50 o deuluoedd. NiJ jdynt trçdi eaal 
amser i adeiladu, eithr y mae chwarel o geryg rhagorol i adeiladu 
ar eu pwys, afon yn rhedeg trwy eu dinas fwriadol, ac fe’i 
hamgylchynir, ond, yn y dwyrain, lle y mae y mynyddoedd, à 
ioiloedd lawer o erwau o dir ílrwythlawn ; y mae yma lawnder 
o goed tanwydd yn hawdd eu caol ar hyd odreu y bryniait, a 
digon o goedydd at adeiladu, &c., yn y hanyons cyfiigos, yr hyr» 
sydd yn feudith auhawdd ei cbael yn y cyflYediû o*r dyfrynoedi 
hyn. Cawsom yma ychwanegiad o dri o ddynion i'n gweraylL 
Pellder y fan hon o’r Llyn Halen Fawr yw 130^ eiliad. 

( I*w barhuu.) 


BEDYDDIO DROS Y MEIRW. 

Anwtl Frawd Datis, — A r t íîlain o fis Mai diweddaf 
•efais y fraint o glywed ychydig o sylwadau ar y pwnc o fedyddio 
dros y meirw, ac i weled hyny hefyd ya cael ei gyflawni, gau un 

0 weinidogion parchus y Methodistiaid (sef y Parch. Wid. Evans r 
Touyrefail), ar yr achlysnr o gladdu gwraig un Thornas Jenkins, 
Dinas, a bedyddio ei baban, yr hyn a gyflawnwyd yn y cape), 
tra yr oedd y corff yn gorwedd ar yr elor yn yr ymyL Y Parch. 
Mr. Evans a lefarodd fel y eanlyn : — “ Yr wyf yn awr yc myued 

1 fedyddio dros y meirw. Yr ydym yn cael yn yr ysgrythyrao 
fod Paul yn sôn am fedyddio dros y meirw ; yr ydym ninnau yn 
myned i wneuthur hyny yma heddyw. Yr oedd llawer o’r heu 
dduwiolion yn cael eu merthyru, a phan yr oeddynt yn cael eu 
Jladd yr oedd rhai ereill yn dvfod yn mlaen ac yn dywedyd, 
Cymmerwcb fi yn eu lle, ac fel hyn yr oeddynt yn eu bedyddio 
dros y meirw liyny. Ac fe welwn ninnau yma fod y saeth wedi 
myned at galon y fam, ac wedi ei symud hi i f>d arall ; a thyroa 
ninuau yu cymmeryd ei baban bacb, ac yn ei fedyddio drosy 
farw hon, fel y byddo iddo ddyfod i sefyll vn yr adwy yn ei lle 
hi gan dasgu dwfr oddiwrth ei law dair gwaitli i’w wyneh, 
u vn enw y Tad, a’r Mab, aV Ysbryd Glân. Arnen.” 

Dinas. Thomas Davies. 

[Dymunwn ar V gohebydd i’n hysbysu pan fyddo y baban 
ucbod yn cael ei fedyddio cìrosto ci hunan , cauys nid oedd j 
bedydd a gafodd ond yn uuig dros ei J'am, — Gol.J 


TTDOO’Rlí 8EION. 


508 


GWELLHAD LLOSGIAD. 

AwTfYL Fbawd Dayis,— Yr wyf fi, Morgan Williams,yn cym- 
meryd y cyfieusdra presennol i ysgrifenu atoch, i’ch hysbysu yr 
hyn sydd wedi dygwydd i mi yn y dyddiau hyn ; ac os gwelwch 
ef yn fuddiol i osod yn eich Udgorn clodwiw, y mae at eich 
gwasanaeth. Yr oeddwn yn gweithio raewn pwll glo yn ngweith- 
iau haiarn Tòn-ddu, ar foreu y )5fed o Fai, 1851. Oddeuta 
wyth o*r gloch, cefais fy llosgi gan y damp , dros fy holl wyneb, 
n’m braich chwith o’m penelin i lawr hyd at ganol fy mysedd. 
Daetbym i fyny allan o’r pwll, á’m cydweithwyr gyda mi ; ac yr 
oeddynt hwy am osod yr olew sydd yn y gwailh ar fy ngwyneb 
-a’m braich, ond mi a'u rhwystrais. Aethym adref mor fuan ag y 
gallwn, ac yn unol â dysgeidiaeth yr Apostol Iago, daufonais am 
henuriaid yr eglwys, a daeth Thoraas Llewellyn, yr hwn oedd 
gartref ar y pryd, ataf, ac eneinniodd fi ag olew cyssegredig yn 
enw Iesu Grist, a gosododd ei ddwylaw arnaf, gan geryddu y tân 
allan o’m gwyneb a’m braicli; a mi a dderbyniais y fendith, ac 
a ddychwelais í’r gwaith yn uniongyrchol, ac a weithiais fy 
niwrnod gwaith, a’r dyddiau canlynol, fel arferol. Mae hyn 
wedi achosi cynhwrf mawr yn y lle. Dywedai rhai fy mod yn 
ffol, a’m bod heb deimîad, o herwydd i mi ddyfod yn ol at fy 
ngwaith, ac yr oedd llawer o feddyliau ereill yn et* plith hwynt; 
aithr yr ydym ni yn gogoneddu Duw am ei fendith. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

Tystion — Morgan WillIabis. 

Thomas Lleweilyn, 

Samuel Dayies. 

Yr wyí fi, Jenkin Williams, er nad wyf yn un o’r Saint, etto yn 
tystio y gwirionedd. Yr wyf yn wybodus am losgiadau, ond ni 
welais y cyffelyb beth o’r blaen, ac yr wyf yn credu fod Duw 
wedi ateb eu gweddi. 

Jenrin Williams. 


FFORDD NEWYDD I SEION. 

Trwt gymmwynasgarwch y brawd Alfred Woods, yr ydym wedi 
derbyn y “ Missouri Republican ” ara Mai 27, yr hwn sydd yn 
«jcynnwyB talfyriad o’r Pummed Epistol Cyffredinol oddiwrth y 



ÎÖ4 


ODGORIY SEION. 


Bríf Lyiryddiaeth yn Nyffryn y Llyn Halen. Nis gwyddom po 
fodd y raaeut wedi cael gafael ar yr Epistol o flaen y “ Frontier 
Guardian, ,, ond felly yr ymddengys y raae. Digon tobyg y cawn 
y cyfan erbyn yr Udgorn nesaf. Yn bresennol ni wnawn ond 
dyfynu yr byn a ddywedir yn ngeiriau yr Epistol, ynghylcb y 
ffordd newydd i Seion : — 

“ Bydd yn ddoethineb i’r Saint Seisnig beidio ymfudo ar hyd y 
ffordd arferol trwy y Taleithiao, ac i fyny ar hyd afon Missouri, 
ac aros lle y maent hyd oni chlywant oddiwrthym etto; gan mai 
ein bwriad yw agor ffordd yn groes i ganolbarth y cyfandir, ger 
Panama, Tehuantepec, neu rai o’r ffyrdd canolbarthol, a’u lànio 
liwy yn San Diego, ac felly arbed tair mil o filldiroedd o deithio ar 
afonydd trwy hinsawdd a gwlad afiachus. Bydd i’r Llywydd- 
iaeth yn Liverpool agor pob gohebiaeth dymunol ynghylch yr 
amrywiol ffyrdd, a’r prisiau a’r cyileusderau, o Liverpool i San 
Diego, a rhoi raynegiad cynnar, fel, os yn bosibl, y gellir gwneyd 
y parotoiadau anghenrheidiol erbyn ymfudiad yr hydref nesaf.” 

Gallem roddi llawer yn ychwaneg o newyddion, ond gan y bydd 
raid i ni gyhoeddi y cwbJ etto, meddyliwn mai gwell yn awr yw 
gadael ein darllenwyr i ymbleseru ar yr uchod, ynghyd ag ar 
lytbyron y Capt. Jones at y Llywydd Phillips a ninnau. 


HANES Y RHYFEL A FU RHWNG Y RHUFEINIAID 
A'R IUDDEWON, YN MHA UN Y CYMMERWYD AC 
Y LLWYR DDINYSTRIWYD JERUSALEM. 

Yn y flwyddyn 67 o oed Crist y dechreuodd y rhyfel gyda'r 
Rhufeiniaid, yr hwn ni ddarfyddodd nes dystrywio Jerusalem, 
ac y dymchwelwyd y genedl Iuddewig. Yn y dechreuad yr 
oeddynt yn ennill weithiau y naill dro ar ol y llall, ac yn 
yr amrywiol ymladdfeydd, lladdwyd miloedd ar bob ochr: ao 
yr un pryd cododd ymrafaelion erchyll yn mysg yr Iuddewon, 
a’r Cristionogion a ffoiasant i Pela tu hwnt i’r íorddonen, ac 
a oeddynt ddiogel, ac aeth amryw ereill o’r ddinas, gan dybied 
betb fyddai’r canlyniadau o ddigter y Rhufeiniaid. 

Yn y flwyddyn 68 daeth Fespasian i Galilea gyda byddin 
nerthol ; cwympodd y naill ddinas ar ol y llall trwy ddigter y 
Rbufeiniaid; a’r bobloedd yn rhifedi mawrion, a roisant un ai 
i*r cleddyf, neu n wuaetbaut yn gaethion. Yn mysg y rha» 
diweddaf yr oedd Josephus, yr hanesydd Iuddewig, ond un ar 
ol byny, a aeth gyda Titus mab Fespasian, i warchatìdigaetU 
Jerusalem, ac a roddadd lianes o’u rhyfeloedd. 



FDGORN 8EION. 


2 06 

Yr oedd y gencdl yn awr gwedi ei rhnnu yn ddwy ran gwrth- 
wynebol,un oedd ara ymostwng i’r Rhufeiniaid, a cliael heddwch, 
a'r rhan arall oedd yn haeru y byddai yn aughlod o’r mwyaf i 
Dduw yraostwng i lywodraethwr bydol, ac yn enwedig o’r Cenedl- 
oedd. Dan enw o dduwioldeb yr oedd y gwynfydwyr hyn yn 
gwneuthur y creulondeb echryslonaf; hwy a ddechreuasant 
trwy ladd yr holl rai hyny a*u gwrthwynebent yn y wlad o’u 
deutu ; aethant i Jerusalem, ond cyfarfuasant â gwrthwynebiad 
eryf gan y rhan arall, pa rai oeddynt gwedi ymarfogi, er ara- 
ddifFyn eu hunain rhag eu creulonder erchyll. Cafodd y 
gwynfydwyr y llaw uchaf, a 12,000 o wŷr raawrion y ddinas, yn 
mlodau eu hoed, a syrthiasant yn aberth iV creulondeb. Nid 
oedd rhoddi y rhai hyn i farwolaeth yn ddigon o gospedigaeth yn 
ol eu tybhwy, ond cymmerasant yn ddifyrwch i roddi y poenau 
mwyaf a allent eu dychymraygu ar ý rhai gweiniaid. Yn nesaf 
dechreuasant ar y werin, pa rai oeddynt yn gorfod ffoi o Jeru- 
ealern a cheisio amddiffynfa gyda’r Rhufeiniaid, er bod y 
gwynfydwyr gwedi gosod gwylwyr ar yr heolydd, pa rai oeddynt 
sicr o ddyfetha y trueiniaid a ddeuai atynt. Yr oedd Fespasian yn 
aros yn Cesarea, gan wyhod fod yr luddewon yn gwastraffu eu 
herth, ac yn gwneuthur eu huuain yn fwy agored i urfau y 
Rhufeiniaid. 

Pan oedd y gwynfydwyr, dan loan mah Lefi, yr hwn hyd yn 
hyn oedd wedi yragadw oddiwrth warchaead Gischala, gwedi 
dyfetha, neu yru ymaith y blaid wrthwynebol, troes y bobl 
erchyll yma yn erbyn eu gilydd. Iduraeaid (pa rai oeddynt o 
blaid Ioan) a gwynfanasant am y rhifedi oedd yn cael eu 
rhoddi i farwolaeth, ond Ioan, trwy ei ormesiaeth, a wnaeth 
iddynt wrihryfela, a throi eu harfau yn ei erbyn ef. 

Ŷr oedd un Simeon hefyd, yr hwn oedd yn Massada, gwedi 
ffurfio plaid, ac yn ei dro gwedi lladi, yspeilio, llosgi, a dyfetha 
yn agos y cwbl o’i flaen, Trwy ofn cyndaredd Ioan a’i ganíyn- 
wyr (lle cryfaf pa rai oedd yn y deml) i osod pyrth ereill y 
ddiiias ar dân, agorwyd ei phyrth i Simeou a’i gynlynwyr ef. 
Cododd hefyd blaid arall yn y ddinas, dan Eleazar; ond ni 
pharhaodd hon ond ychydig : dosparthwyd yr amrywiol bleidiau 
rhwng y ddwy, dan Ioati a Simeon. 

Yny flwyddyn 72 dechreuodd y Rhufeiniaid eu hymdaith tua 
phrif ddinas Judea, gan ddyfetha y wlad a’i thrigolion y ffordd 
yr oeddynt yn myned, ac yn y 73 eisteddasant o flaen caerau 
Jerusalem. Cynnygodd eu llueddwr Titus, amryw weithiau, trwj 
Nicanor, Josephus, a’i hun, dylerau heddwch i’r bobl ynfyd hyn, 
ond hwy a’u gwrthodasant gyda diystyrwch ; a gorfu i Titua 
ddechreu gwarchae. Trwy ddirfawr lafur y Rhufeiniaid, torwyd 
coed, tynwyd tai i lawr, holltwyd creigiau, llanwyd dyffrynoedd, 
adeiladwyd tyroedd agwaliau, agosodwyd offerynau rhyfei ( batter - 
ing ram8) aphethau dinyslrioí ereill a osodwyd yn erbyn yddinas. 

Oddifewn yr ocdd pleidiau Ioan a Simeon yn dyfetha eu 
gilydd; oud yr oeddynt yn unol yn eu rhuthriadau yn erbyn j 



CDGORN SEION. 


206 

Rbufeiniaid ; a phan draçhefn tu fewn i’r pyrth, yr oeddynt 
gyda’r un fath gynddaredd yn troi eu liarfau yn erbyn eu gilydd, 
yn y rhanau hyny o’r ddinas ag oedd Ioan wedi eu dyfetha : tra 
vr oedd y rhai a gymmerwyd gan y Rhufeiniaid yn cael eu croea 
hoelio raewn golwg i’rdref. 

Y raae y Rbufeiniaid ar ol amryw ymladdfaoedd, a raawr lafur, 
yn gwneuthur rhwyg yn y caerau, a chael mynedfa i mewn ; y 
mae’r luddewon yu ymaaael o’r lle hwnw i’r nesaf ; trwy fwy 
o lafur cauasant ar eu hol yma ; mae’r luddewou yn cilio, ac yn 
ddiogel etto. 

Ar yr uu pryd yr oedd uewyn a haint yn llywodraethu tu fewn 
i»rddinas; yr oedd cynddaredd y pleidiau yn cynnyddu gyda'o 
hadfyd; yr oeddynt yn torí i fewn i dai y trigolion i chwilio am 
ymbortb, ac os byddai peth ynddynt, hwy a laddent y bobl am 
beidio hysbysu iddynt ei fod ganddynt ; os na fyddai, byddant 
yn eu dirboeni, gnn dybied fod ganddynt beth wedi ei guddio. 
Nid aeth y gwynfydwyr i lwyr wsieu, ond cawsant y buddlon- 
•rwydd erchyll o lewygu y rhai oeddynt yn eu galw yn hobl 
ddifudd, a trwy hyny gadw i fyny eu bunain. 

Y llueddwr, gan wybod eu cyâwr truenus, ac ewyllysio eo 
harbed, a roes iddynt bedwar diwmod i oeri ; ac ar yr un pryd 
efe a ranodd ymborth i’w fyddin yn eu golwg, tra yr oeddynt 
yn tyru byd y gwaliau i’w weled. Rhoddodd gynyg o heddwch 
iddynt drachefn, ac ni dderbyniodd ond atebiad cbwerw. Oddi- 
wrth gynnygiadau Titus, yr hyn y maent yn gyfrif yn gach- 
gieiddrwydd, ac o achos creulonder y gwynfydwyr, mae araryw 
yu cael eu tueddu i fyned yn ddirgel at y Rhufeiniaid, tra mae 
ereill yn myned yn fwy gwrtlmysig ac ystyfnig, ac yn cyfarfod 
â’u diwedd byd y ifod yn ngwersyll y Rliufeiniaid ; o herwydd 
rhyw dyb oedd gan y Milwyr eu hod gwedi Uyncu aur, agorwyd 
â’r cleddyf 2000 o honynt yr un noswaith, i ddyfod at y cyfoeth 
cuddiedig. Pan ddaeth Titus i wybod hyn, yr oedd yn barod i 
gollfarnu y llofruddwyr gwaedlyd, ond profasant mor lliosog nç* 
gorfod iddo ymollwng a’i fwriad, a boddloni ei hun gyda 
gwneuthur yn aduabyddus trwy y gwersyll, y byddai i bwy 
bynag, o hyny allan, a dybir yn euog o’r fath greulonder, gael ei 
roddi i farwolaeth ; etto nid oedd hyn yn ddigonol; lladdwyd 
amryw ar ol hyny, dan yr un dyb chwantcs. 

Mae adfyd yr Iuddewon yn parhaol gynnyddu. — Oddi allan, y 
Rbufeiniaid yn adeiladu gwal yn ayos i bum milltir o arngylch 
rnewn tri diwrnod, trwy ba fodd maent yn gwneuthur yn an- 
mbosibl iddynt ddianc. — Oddifewn, carneddau o gyrff raeirwon 
yn pydru ar wyneb y tir, y gwynfydwyr yn cellwair wrth adfyd 
a marwol ruddfanau eu brodyr, ac weithiau yn eu lladd, gyda’u 
cleddyfau, dan yr esgus i edrych os oeddynt yu finiog. 

Dywed Josephus, Cymmerwn arnaf dasg anmliosibl i adrodd 
holl greulonder y rbai byn ; bydd yn ddigon i ddweyd, nad 
wyf yn tybied fod un ddinas ar y greadigaeth wedi goddef y fatb 
■adfyd erchyll. 


UDGORN SEION. 


207 


î*an ganfu y gwynfydwyr nad allent yn hwy trwy greulondeb 
ìia’u gwyliadwriaetbau rwystro gwrtbgiliad y bobl, neu ea 
'ffoedigaeth at y Rhufeiniaid, gwnaethant dro dicliellddrwg arall : 
— Rhai trueiniaid yn cymmeryd arnynt hrophwydo, a logwyd i 
fyned oddeutu y ddinas, gan floeddio bod achubiaetb fuan a 
rhyfeddol wrth law ; a hyn am ennyd a roddodd ychydig obaith 
i weddill y hobl, pan y dygwyddodd yn Jerusaleui beth a lanwodd 
y trigolion gyda syr.dod a gwallgofrwydd, a’r gw’archaewyr gyda 
digter a braw. Mam annedwydd gwedi ei gyru hyd eithaf eisien, 
yn lladd ei phlentyn ac yn ymborthi ar ei gorlî. 

Pan daenwyd y newydd atu y weithred annaturiol hon yn y 
ddinas, dechreuodd y truenus drigolion feddw) cu hunain wedi 
cael cu hollol adael gan Ragluniaeth dwyfol, ac i ddysgwyl 
effeithiau creulonaf ei ddigter. A phan glybu Titus, mewn 
dychryndod, yr lianes arswydus, gwnaeth yn ei ddigter bender- 
fynu ar liollol ddystrywiad y genedl. Dywedodd, gan eu bod 
mor aml gwedi gwrthod fy nghynnygion o heddwch, ac yn dewis 
rhyfel yn hytrach na heddwch, gwrthryfel i ufydd-dod, a newyn 
î lawnder, — yr ydwyf gwedi peuderlynu claddu y brif ddina» 
felldigedig yma roewn dinystr ; fel na chaiff yr haul byth 
dywynu ei belyderau ar ddinas lle bo mamau yn ymborthi ar 
gnawd eu plant, a’u tadau ddim 11 ai euog na hwy, yn eu gyru i’r 
fath eisieu yn hytrach na rhoddi eu harfau i lawr. 

Titus, er gwneuthur y llwyrfwriad hwn, etto yn ewyllysio bod 
yn dosturiol w'rth y bobl hyny; a thra yr oedd y naill ran ar ol 
y llall yu rhoddi i fyny i nerthol ymosodiad y fyddin Rhufein- 
aidd, yr oedd Titus a Josephus yn eu. cynghori i ymroddi : yr 
oedd yn mawr ewyllysio achub y deml ; yn gweled gyda gofid 
mawr yr offrwm dyddiol yn peidio, ac yn beio ar y gwynfydwyr 
am eu hesgeulusiad o’r addoliad; ond yr oedd y bobl druenus fcyn 
yn difrodi y deml pa un yr oeddynt yu ystyried yn sicr ddiogelfa 
yn erbyn y genedl Rhufeinaidd, a pha un yr oeddynt yn 
perswadio eu hunaiu oedd yn rhy santaidd byth i syrthio i 
ddwylaw y c^nedloedd, er eu bod hwy eu huuain yn meddw-i â’r 
gwiu oedd wedi ei barotôi i’r ofl’rwm. 

Yn awr, mae difrodaeth rhyfel trwy Jerusalem ; y naill fan ar 
ol y lla.ll yn cael ei osod ar dân gan y rhai oedd yn cael eu 
gwarchae, a'r rhai sydd yu gwarchae, ac yn y terfysg, llaweroedd 
6ydd yn cael eu dyfetha o bob ochr. Yr oedd y deml etto yn 
gyfan ; ond nid oedd attal ar gynddaredd y Rhufeiniaid yn hwy ; 
un o’u milwyr a aeth ar ysgwydd un arall, ac a dafiodd bonffagl- 
ydd i’rderal trwy y ffenestr, yr hyn yn fuan a osododd yr adeilad 
yn wenfflam ; ar yr un dydd o’r mis ag yr oedd Nebuchodonosor 
gwedi ei llosgi o’r blaen. 

Titus, yr hwn oedd yn cysgu, a ddeffrodd wrth y twrw, ac a 
redodd yn union i beri iddo gael ei diffodd, ond ofer oedd iddo; 
gwaeddodd, erfyniodd, bygytbiodd, ac hefyd ffonodiodd ei ddyn- 
îon ; ond yr oeddynt yn rhy brysur yn lladd yr Iuddewon, neu 
gyunydüu y fflamau, i dalu sylw i orcbynnnyn eu Lluedbwr. 


5M 


ÜDOOBLÎ* SEIO*. 


Rhwng y fflamau, rhanau o’r adeilîad yn syrthio, a chleddyf y 
Rhufeiniaid, yr hwn oedd yn dyfetha pob peth o‘i flaen, pa un 
bynag ai dyn ai dynes, áenddyn penllwyd ai plentyn tyner, 
trengodd nifer mawr, ac yn y cyfry w, liudwyd mwy nâ 6000 gan 
gau brophwydi, pa rai oedd wedi addaw iddynt ryfeddol achub- 
iaeth y dydd hwnw. Rhai o honynt a fu bum diwrnod ar r 
muriau, ac wedi hyn yn taflu eu hunain ar drugaredd y 
Llueddwr; ond yr ateb oedd eu bod wedi aros dros ben eu 
bamser, ac arweiniwyd hwy i’w dihenyddiad. 

Cyfun-ddrych i’rdifrodiad hyn oedd yn y deral ac o’i hamgylch, 
• ba le y gwynfydwyr trwy ruthrfa nerthol a wnaethant en ffordd 
i'r ddinas, ond y ffyrdd allan oedd wedi eu gwylio fel nad allent 
fyned o lioni. Y maent ar hyny yn cadarnhau eu hunain 
gystal ag y gallent ar yr ochr ddeau i’r ddinas, o ba le y mai 
Ioan a Simeon yn dymuno cael ymddyddan a’r Llueddwr; ▼ 
maent yn cael eu hateb, er eu bod yn achos o gymmaint colli 
gwaed, yr arbedir eu bywydau os rhoddant eu harfau lawr. 
Maent hwythau yn ateb, eu bod wedi ymrwymo trwy lwon i 
beiáio byth a rhoddi i fyny, ac ain hyny yn taer erfyn am genad 
i fyned gyda’u gwragedd a’u plant i’r roynyddoedd. Titus wedi 
gwylltio wrth yr ateb hwn, a barodd gyhoeddi iddynt sefyll er 
amddiffyn eu hun, gan ddywedyd, na arbeder un o honynt gan eu 
bod yn gwrthod ei gynnygion diweddaf o heddwch. 

Mae Merch Seion, neu y ddinas isaf, yn awr yn cael ei gollwng 
S gynddaredd y milwyr, pa rai sydd yn yspeilio, llosgi, a lladd 
gydâ’r gwylltineb mwyaf. Mae y gwynfydwyr oedd ar ol, yn 
dianc i’r palas breninol, yn y ddinas uchaf, yr lion a elwir Dinas 
Dafydd, ar fynydd Seion. Ytna y liaddwyd 8,000 o Iuddewon, 
pa rai oedtíynt wedi cymraeryd noddfa ynddi. 

Mae agos i ugain niwrnod yn cael eu treuiio gan y Rhufeiniaid 
yn ymbarotoi i wneuthur gosodiad nerthol ar y ddinas nchaf. 
Mae peirianau rhyfel yn chwarne gyda mawr gynddaredd : j 
gwarchäedig ydynt mewn gwallgofrwydd yn rhedeg fel pobl o’u 
eof, ac yn meddwl ymosod ar y mur cylchynol mewn modd i 
ddianc o’r ddinas ; ond gan gael eu gwrthwynebu, raaent yn 
rhedeg i ddirgel lefydd y ddinas i ymguddio, raegis dwfr-ffosydd, 
Äc.,y rhai y mae’r Rhufeiniaid yn gael, maent yn eu lladd, a’r 
ddinas yn cael ei gosod ar dân. Mae Ioan, yr hwn oedd yn cael 
ei wasgu gan newyn yn dyfod allan ac yn crefu am ei fywyd, yr 
hyn sy'n cael ei roddi iddo, ond mae yn cael ei fwrw yn garcharor 
am ei oes. Gan fod diogelfa Simeon wedi ei ystorio yn well, ma» 
yn gallu sefyll allan yn hwy. Mae Simeon a Ioan yn cael eu 
harbed gyda 700 o’r Iuddewon harddaf, er arddurno y cerbyd 
gorfoleddawl. Ar ol hyn, mae Simeon yn cael ei dynu hyd yr 
heolydd â rhaff atn ei wddf, yn catd ei fflangellu, a chwedi hyny 
«ì roddi i farwolaeth ; ac y mae Ioan yn cael ei yru i’w garchar. 
Yr oedd tri castell etto heb eu cymraeryd, Herodian. Machmron, 
a Massada; y ddau gyntaf a ammododd, ond safodd Massada 
ftllan. Yr oedd y lle yn gryf trwy natur a chelfyddyd, ac yn çael 


DÜOORN SEI05, 


20t? 


%\ &mddífî‘yn gan arnryw o’r gwynfydwyr tan Eleazar. Er arfer 
holl beiriaoau rhyfel yu ei erbyn,nid allai y Llueddwr ei oresgyn ; 
am hyny efe a adeiladodd wal uchel o’u ddeutu, ac a osododd dàn 
ì’r pyrth ; Eleazer mewn anobaith a berswadiodd ei bobl yn 
gyntaf i ladd eu gwragedd a’u plant, a chwedi hyny i ddewis deg o 
ddynion i ladd y lleill ; ac yn ddiweddaf un o’r rhei’uy i’w lladd 
hwy ac ef ei hu, gwedi gosod tân i'r lle cyn iddo wneud hyny. 
Yr hyn a wnaethwyd ; a thranoeth y Rhufeiniaid ar ol cael i 
fynu’r muriau, a synasant i weled na chlywed dim vn symud, 
ac a roisant tìoedd fawr, ar ba un dwy o wragedd pa rai oeddynt 
wedi ymguddio a ddaethant ac a fynegasant iddynt lanastr* 
•rchyll oedd gwedi cymmeryd lle ar y gw'archäedig. 

Nifer yr Iuddewon a fu farw ynyrhyfel hwn a gyfr’fir i fod yu 
fwy nâ. 1,406,000, heblaw rhifedi mawr a fu farw yn y coed, 
ogofëydd, diffeithwch, &c., o ba rai nid ellid cymmeryd cyfrif. 
O’r carcharorion pa rai oeddynt 97,000 (heblaw 1 1,000 a rynodd 
trwy esgeulusdod neu a fuont feirw o fawr alar) ychydig a gadwyd 
i addurno gogoniant yrennillwr, a rhifedi a anfonwyd i amrywiol 
ddinasodd Syria i’w dangos yn y chwarae-dai cyffredin, n*u i 
gael eu dyfetha gan fwystfilod rheibus yn ol aferiad yr amseroedd. 

Er y difrodiad erchyll hwn o’u dinas a’u llyT\odraeth, mae yr 
Ioddewon wedi cu gwasgaru tros wyneb y ddaear ; ac er cyra- 
maint o erlidigaeth maent yn gael gan y rhai dienwaededig 
yu mhob oesoedd o Grist’nogrwydd, maentyn parhau i gynnyddu. 
Maent niewn modd rhyfeddol gwedi gwneuthur eu hunain yi* 
tiodedig trwy eu diwyd farsiandaeth, ac y mae amryw ranau o 
bono yu cael ei dreiddio oddi wrthynt hwy. Mewn hynafiaeth yr 
oedd “ gwahaniaeth wedi ei osod rhwng yr Aifítiaid ac Israel, * 
ac byd y dydd heddyw mae yn alarus bod ofergoel yr Iuddewon ä 
C henedloedd yn eu cadw yn wahanol. R. G. 


GALARNAD JEREMIAH. 

Paham yr wyt ti’n brudd, — Gyfaill gwiw, &c., 
Ac unig trwy y dydd, — Gyfûill gv/iw ? 

A gollaist ti dy ffryndiau, 

A’u hyfryd gymdeithasau, 

Y penaf peth o’th freintiau ? — Dyro glyw, &c. 
Cai genyf glywed pa’m,— Cyn bo hir, &c., 

Yn gyson yn y man,— Cyn bo hir; 

Mi gollais fy nghyfeillion, 

Rhai goreu garai ’nghalon, 

A’u boff* gyindeithas laweu, — Do yn wir, &c. 

Pa le maent hwy yn awr ? — Truan ddyn, &c., 
Mor waeled yw dy wawr,~VVrth dy huu. 

Maent heddyw wedi myned 
Bob un with ei dueddiad ; 

Gadawsant û ’a amddifad ;-*-0 mor Ûìn, 



210 


cdgorn seion. 


A aetbant hwv vn mhell? — Erpjd tfwm, &c.f 
Oes gobaith byd«lant gwell ? — Ó, nis gwn. 

Aeth rlìai yn Fethodrstiaid, 

Ac ereill yn Sosiniaid, 

Rban fawr yn Indepet diaid ; — Gobaith gwan, «5c.c*. 
Aeth rhai i ÍTwrdd dros fôr, — Trist wyf fi, &c. r 
Wrlh golli pawb o*r còr, — Trist wyf íi : 

Aeth rhai at y Bedyddwyr, 
liantpjiaid gwyllt a’r Crynwyr, 

Aíaent oll yn rbyw grefyddwyr, — Oud myfi, &c~ 

Yn olaf daeth y saeib,— Braidd yn drom, &c., 

Mi gel'ais ganddo frath — Tan fy mron, 

AYaith colli Edward L)avis, 

Difyrus, doeth a dawnus, 

A’i hoîl gyfrinach ielys — Oedd mor llon, &o. 

Pa le aeth ef â’i ffon ? — Gwyddost ti, &c. ; 

Ai at y gwyr Mor-mon,*— L)’wed yn ffri t 
Aeth ef trwy or linhadau 
I Eglwys bnr y Seintiau, 

Da:i ddwyfol awdurdodáu Gwir yw hyn, &c. 

Oes gobaith ’nawr yn bod ? -Nid yn wan, &c M 
Daw crefydd llawn o glod — I dy ran? 

’Rwy’n penderfynu bellacb, 

Yn awr i fod yu gallach, 

Af yn giefyddwr harddacb—Nag erioed, &o. 

Rho’ glyw i mi wrth fyn’d, — Cyn ffarwel, 

Pa Eglwys yw dy ffrynd,— Gyfaill ffel ? 

Wel, Saiut y Dvdd Diweddaf, 

Sy’n llawn o’r ddawn ddwyfolaf, 

Trwy nerth fy Nuw gynnygaf Dos, ffarwel, &c. 

• More good. X. Jeeemiait. 


GWLEDD Y SAINT YN LLUNDAJN. 

Yn yr wyl bon, yr oedd pawb wedi cymmeryd eu beisteddleoedd^ 
yn y Neuadd am hanner awr wedi dau, ac er fod y lle yn orlawn, 
buasai cymmaint arall yn bresennol pe bai lle iddynt. Yr oedd y 
tocynau yn swllt yr un, ac am hyny vr oedd pob un yn cael teis- 
ienau, biscuits, oranges, raisins, a dwfr glân, heblaw cael rhan 
yn mhleser y dydd. Ar ol caeí trefu, daeth gorymdaith i mewn 
i’r Neuadd, yn cynnwys 12 o lyw'yddion cangenau, efo ffyn; 24 o 
ferched ieuaiuc, wedi ymlrwsio mewn visites mwslin gwyn, ac 
ysnodenau gleision yn eu gwallt; a 24 o feehgyn ieuainc mewm 
acarffau gleision. Dyben y llywyddion oedd i gadw trefn, a’r 
merched a’r bechgyn i fod \n waiters. Wedi cerdded oddiam- 
gylch unwaitb, a chymmeryd eu beisteddleoedd, daelh gorym- 
•ÌAith arall i mewn, yu cyunwys y deuddeg tad ynrsraeljfiŵT 



UDGORN SEION. 


211 


heiîafgwyr penllwydion, efo eu ffyn ; deuddeg o fechgyn ieuainc». 
mewn scarffau raawr gleision, yn cario y Beibl raewn un llaw, a 
Llyfr Morrnon yn y lla.ll ; a deuddeg o ferched ieuainc, gwisgedig 
raewn rawslin gwyn, a scarffau raawr gleision,a thorchau o flodau 
arn eu penau. Cerddasant unwaitli oddiaragylch, a clryn eistedd 
cydganasant olL Yna darllenodd y caplan y 6fed bennod o 
Nephi, yn Llyfr Mormon, a’r IGfed bennod o loau, yn y Testa- 
ment Newydd, a'gweddiodd. Wedi hyny anerchwyd y gynnull- 
eidfa gan un o’r henafgwyr, un o’r bechgyn ieuainc, ac un o’r 
raerched ieuainc, a chan y pedwar apostol, a chanwyd gan ereill, 
yr oll raewn dull effeithiol iawn,nes ycafodd pawb eu boddloni. 


MYNEGIAD Y CYNNADLEDDAU YN YR YNYSOF.D-D PRYDEINIG, 
AM YR HANNER BLWYDDYN YN DIWEDDU MEH. 1, 1851. 


C ynnadltddau. ( 'atig . D. /I. Hen.Off.Ath, Di.Tor.Mar.Ymf.Bed.Qll *• 


Llunriniu 

öO 

l 

0 

183 

161 

142 

75 

155 

13 

112 

714 

3267 

Mancbester 

30 

1 

0 

111 

163 

103 

45 

175 

21 

62 

332 2934 

BirmiiAiham ..... .. 

15 

2 

0 

87 

95 

75 

43 

68 

17 

40 

237 

22o3 

Sheffielri 

33 

2 

0 

68 

139 

SO 

44 

143 

16 

116 

310 

2168- 

Soutli Conference.... 

27 

0 

0 

42 

80 

47 

43 

48 

10 

18 

155 

1190 

Liverpool 

10 

0 

0 

48 

57 

25 

23 

30 

5 

32 

190 

1098 

Bedtorrisliire 

28 

2 

0 

51 

62 

35 

28 

30 

I 

38 

153 

962 

Clieltentiam 

20 

0 

0 

52 

44 

35 

24 

24 

6 

22 

103 

861 

Herefordshire ...... 

29 

1 

0 

81 

67 

42 

22 

25 

3 

18 

83 

855- 

Bradforri 

18 

0 

0 

56 

66 

39 

14 

46 

4 

9 

75 

813 

Preston 

1G 

0 

1 

66 

51 

41 

12 

ó3 

6 

39 

85 

787 

WarwicKshire 

25 

1 

0 

63 

60 

33 

18 

25 

5 

85 

78 

760 

Norwich 

16 

l 

0 

54 

53 

32 

17 

26 

5 

8 

134 

746 

Worcestershire 

15 

0 

0 

40 

37 

15 

17 

14 

5 

30 

69 

660 

Staíforrishire 

16 

0 

2 

52 

46 

27 

17 

52 

3 

10 

25 

56« 

Newcastle on-Tyne .. 

14 

ü 

1 

52 

47 

18 

19 

5 

1 

2 

28 

543 

Southamptou 

15 

0 

0 

14 

25 

17 

10 

18 

1 

32 

112 

499 

Lincolusiiire 

16 

0 

1 

30 

39 

26 

9 

28 

5 

45 

164 

477 

Derbyshire 

13 

0 

0 

29 

27 

19 

8 

18 

0 

27 

83 

395 

Leicestershire 

5 

1 

0 

20 

22 

12 

10 

14 

2 

20 

95 

378 

Hull 

6 

0 

0 

17 

17 

12 

:>• 

14 

0 

7 

43 

318 

Dorsetshire ........ 

5 

0 

0 

8 

10 

11 

10 

18 

0 

0 

7 

273- 

Sbropsbire 

11 

1 

0 

15 

18 

4 

y 

12 

0 

1 

33 

245 

Carlisle 

5 

1 

0 

23 

6 

S 

5 

16 

1 

1 

10 

140 

Morçanwg Ddwyr.... 

26 

0 

2 

188 

124 

126 

96 

97 

12 

31 

325 

2489 

Sir Fynwy 

19 

0 

0 

85 

33 

43 

35 

22 

4 

18 

147 

740- 

Morganwg Orllewinol 

1C> 

1 

1 

66 

38 

36 

24 

27 

6 

0 

53 

543 

Sir Gaerfyrddin 

15 

0 

0 

72 

32 

26 

25 

43 

3 

8 

42 


Sir Benfro 

12 

0 

0 

25 

10 

13 

12 

18 

1 

5 

52 

215 

Sir Ddiuhych 

6 

0 

0 

18 

15 

10 

5 

11 

0 

0 

31 

177 

Sir Aberteili 

8 

0 

0 

18 

11 

3 

0 

5 

1 

0 

26 

126 

Sir Fflint.,,* 

6 

0 

0 

18 

11 

6 

l 

n 

0 

0 

20 

12 L 

Sir Fon 

6 

0 

0 

17 

7 

6 

2 

9 

0 

0 

19 

113 

Sir Frycheiniog 

7 

0 

0 

15 

5 

3 

5 

2 

0' 

0- 

16 

79 

Sir Feirionydri 

6 

0 

0 

16 

2 

3 

1 

6 

0 

0 

13 

71 

Glasgow 

30 

1 

0 

111 

97 

106 

29 

95 

6 

43 

191 

2094 

Edinliurgh 

15 

1 

0 

39 

40 

46 

14 

44 

3 

25 

58 

797 

Dmuleè 

7 

0 

0 

10 

10 

16 

5 

11 

o 

9 

37 

392 

Belfast 

5 

0 

0 

7 

8 

2 

1 

4 

I 

0 

12 

76 

Iwertlrion 

3 

0 

0 

8 

1 

0 

1 

2 

0 

3 

23 

38. 

Cbannel Islauds .... 

5 

0 

0 

10 

8 

9 

5 

17 

2 

9 

39 

270 

ble of Man 

2 

0 

0 

13 

7 

3 

3 

2 

I 

0 

17 

120 


Cyfauswm....-642 17 8 1993 1851 1355 789 1463 172 925 4439 3222£; 



nnoORN 8F.ION. 


tm 

Ewwao y Llywyddjoh.— Eli B Helsoj', Llnn«1ain ; C. H, Wheelorfc/ 
HanclieMer ; I. C. Ha alit Birminüliain ; Lewis Rohliins, Sheffield ; Gtorcí 
Halliday, SoiiiIi Confcrence , (ilaml lloilgcr, Liverpool ; Jnlin Spiers, Be<1 
fordsliiie; J. L). Hoss, Chelteiihain ; H. \V. Chnrrl), Herefordsbire ; R. C. 
Menzies, Bradford : J. W. Johnsou, Prestou; J W. Cmshy, \\arwici;shire ; 
C. V. Spencer. Norwich ; Jolm Lyon, Worcesterslnrft ; Jaines F. Bcll, Staf- 
fordshire ; J. S. Highee, Newcastle-on-Tyne; C. W. Dm har, Southai.ipton ; 
Moses Clawson, Lincolnshire ; Jacob Gates, Perbytliire ; Jacob Gates, 
Leicestersliire ; Hugli Findlay, Hnll ; Geoige Rendall, Dorset ; Josepli 
W. Yoimg, Sbropsliire ; A. M. Hariwon, Carlisle ; Williani Phlliips, Morgan- 
wg Ddwyreiniol ; Thonias Giles, Sir Fynwy ; Tücunas Pngh, Mi rganwg 
Orllewinol ; David Jolin. Sir Gaerfyrddin ; Jolin Price, Sir Benfro ; Jobn 
Parry, Sir Ddinbych ; John F.vaus, Sir Aherteitì ; William Parry, Sir Fflint ; 
Tliomas Morgan, Sir Fon ; Jolm Jones, Sir Frycheiniog ; William Evan*, Sir 
Feirionydd : J. Cleuients. Glasgow ; James Marsden. Edinhurgh ; Jaines 

Marsdeu, Dundee : Gilhert Cleinents. Belfast ; , Iwerddon : EliasCave, 

Cliaunel fslands : James Hewley, Isle of Mau. 


DYLEDION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU. CANG- 
ENAU, AC EREILL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU MEH. 26. 1851. 

Cynnadleddau. — Sir Fjnwy, J02O 14s lOjej Sir Frycheiniog, 
£3 15s 10^c ; Sir Aberteiìö, £ 3 14s 2c ; Sir Gaerfvrddin, 
«£14 15s 2c; Morganwg Orílewinol, £36 lOs 8£ ; Sir Fíiint, 
£10 5s lc; Sir Gaernarfon, £12 I5s I Ifc; Sir Feirionydd, 
£8 ls2e; Sir Ddinbycb, £15 lls 74c ; Sir Benfro, £ I 9s 7^c, — 
Cangenau.—* Dinas, £2 4s 0§c ; Llautrisaint, £3 l ls 5c ; Ponty- 
typridd, £5 3s 4c ; Llanfabon, £2 9s 3fc ; Cwinbacb, £2 1 8s lOc; 
Pendulwyn,9s 10jc; Twynyrodyn, I5s 4Jc ; Llandaíf, £1 17s9c; 
Gog, £1 ; Caerdyf, £l 5s 3§c ; Aberdar, £ll 7s 7c; Dowlais, 
£3 16s8c; Hirwaun. £5 9s 8-§c ; Rvtnni,£2 15s 9c; Cwmnedd, 
£16 s7c; Georgetown,£7 lüslc; Mertbyr, 8s 5§c; Pendaren, 
£3 6s6c; Pontfaen, 18s ; Cefn, £2 12s lÒc; Ynysgou, llsöc; 

Liverpool, £1 2s 9d. Personau. — David Davies, Clynrail 

(gynt), 3s 4c ; Joseph Rogers, 3s 6c ; Rees Thomas, Twynyrodyn, 
4s 6d ; Dayid EdwarÄfc, gynt Tongwyrddlas, 6s 5c ; David John, 
Sir Gaerfyrddin, 9s 6c ; Jonathan Thomas, £1 19s 8§c; Eglwys- 
newydd, 4s. — Cyfanswm, £197 lOs lOc. (Y gwallau i’w gwella.) 

Mae yn gynnwysedig yn y symiau uchod ddim llai nâ 
£b0 o ddyled y chwarter blaenorol, ac o hyny j mae dros £25 
yn ddyledus ar y Gogledd yn unig! 


Taliadau o Feh. 13 hid Meii. 26. — Mynwy, £3; Sir Ddíti- 
bych,£!Ô8; Pontypridd, £2 ls. 4c; Georgetown, £l 14s; Pen- 
daren, lls; Ynysgou, 2s ; Cwmbach, 12s ; Merthyr, £2 lOs; 
Cyfauswm,£li lôs. 4c. 

Bydd Llylhyr Capt. Jones at W. Phillips yn lyfryn ceiniog. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis y Printcr , John's Strect, Gcorgctown y Merth\jr% 


4 . DAVIS, ARCBAFFYDD, V. 8RTH YR-TYDFI Le 


UDGORN SEION, 

NEO 

ẃtreit y> 


Rhif. 14.] GORPHENAF 12, 1851. [Pris 1 g. 


PUMMED EPISTOL CYFFREDINOL PRIF LYWYDD- 
IAETH EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU 
DIWEDDAF, O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR, 
TALAETH DESERET, AT Y SAINT GWASGAR- 
EDIG TRWY Y BYD, 

VN ANERCH t — 

Anwvl Frodtr, — Trwy gofio yn barhaus am deyrnas y Gwar- 
edwr, a’ch lleshad chwi ynddi, yr ydym yn gwneyd defnydd o’r 
fynyd bresennol i ddangos i chwi ein gwyliadwriaeth a’n gofal 
drosoch, a thros y pethau hyny ag sydd er eich dedwyddwch 
presenuol, a’ch dyrchafiad dyfodol. Nid oes dim yn cymmeryd 
lle o’n hamgylch,nad oes tuedd ynddo i dda neu ddrwg; a thra 
yr ydym ni yn y byd, ac yn cael ein hamgylchynu gan amgylch- 
iadau a dygwyddiadau ag sydd yn dal cyssylltiad â’n Uwyddiant, 
naill ai gydag ef neu yn ei erbyn, y mae yn gweddu i ni, megya 
Saint y Goruchaf, i hysbysu a dyfod yn hysbys ; a thrysori I 
fyny wybodaeth a doethineb ynghylch pob peth sydd yn cymmeryd 
lle ar y ddaear ; ac yn y nefoedd, mor hell ag y perthyna i ni, ac 
y caniateir i ni wybod ; ac yn uffem hefyd, fel y byddom barod i 
ochelyd pob tueddiad drwg, a chofleidio pob da; ac os mai trwy 
ein hysgrifell ni y gwneir doethineb Duw yn eglur i chwi er eich 
daioni,cysur, dyddanwch, a’ch iachawdwriaeth, bydd llawenydd 
mwyaf ein calonau yn cael ei fwynhau. 

Yr Eglwys, o ba un yr ydych chwi yn aelodau, a gydgorfforwyd 
»r y 6fed o Ebrill, 1830 ; y pryd hyny yn cynnwys chwecb 9 

14 [cíf. ui. 



214 


TDGORN SEIOIf. 


bersonau, oddiar ba amser y mae wedi cynnyddu yn barhaus, ac 
wedi ei berlid a’i gyru o dref i dref, o swydd i swydd, ac o 
Dalaeth i Dalaeth, ac allan o’r Taleithiau, nes y mae ei 
gorphwysfa yn anialwch a dyffrynoedd y mynyddoedd, oddeutu 
tair mil o filltiroedd o*r lle y cafodd ei chydgorffori ynddo, yn 
Nhalaeth New York ; ac yn yr erlidiau hyny, cafodd prophwydi 
ac apostolion eu merthyru er mwyn y gwirionedd, a’r henuriaid 
eu gwasgaru ar hyd pedwar ban y byd, ac ynysoedd y môr, gan 
bregethu fel yr elent, ffydd yu yr Arglwydd Iesu Grist,edifeirwch, 
bedydd er maddeuant pechodau, gosod dwylaw er derbyn yr 
Ysbryd Glân, Swper yr Arglwydd, yr ymgasgliad, adyfodiad y 
meirw, a’r farn dragwyddol, ac y mae cannoedd o filoedd wedi 
credu ac ufyddhau i’r genadwri nefol, ac y maent yn dysgwyl yn 
amyneddgar am ddyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist; yr hwn, heb 
fod yn hir, a osoda ei draed etto ar fynydd yrOlewydd, ac a ddad- 
guddia ei hun i Israel,yn ol rhag-ddywediadau yr heu brophwydi ; 
canys rhaid i Israel gael eu casglu o blith bob cenedl, a’u sefydlu 
etto yn ngwlad eu betifeddiaeth, a chanfod yr archollion yn 
nwylaw ac ystlys yr Hwn a drywanasant, a’i gydnabod Ef megys 
eu Hiacbawdwr, eu Gwaredwr, Sanct Israel. Y mae ymgasgliad 
Israel wedi dechreu eisoes; y mae Judea yn derbyn ei thrigolion 
cyntefig, ac y mae y Ddinas Santaidd yn cael ei hail-adeiladu ; 
yr hyn sydd yn un arwydd neillduol o ddynesiad agos y 
Messiah. 

Yn ystod yr un mlynedd ar hugain ag sydd er pan gyd- 
gorfforwyd yr Eglwys, y mae yr Efengyl wedi ei phregetliu yn 
Ewrop, Asia, Affrica, America, yn yr India Ddwyreiniol a 
Gorllewinol, ac ar lawer o ynysoedd a mân-ynysoedd yn y Môr 
Werydd a'r Môr Tawel; mae llawer o filoedd o SaÌDt wedi 
yragasglu o wahanol barthau yddaear, i Seion — i America, y wlad 
ag y mae Duw wedi ei nodi allan fel lle o ddiogelwch i’w bobl, 
yn y dyddiau diweddaf hyn; a’r hwn a dry allan yn Ue o 
ymwared i freninoedd a tbywysogion, a gwyr mawr, a rhai 
anrhydeddus y ddaear o blith pob cenedl, pa un bynag ai 
cyfoethog ai tlawd, y rhai sydd yn eu bryd i chwilio am ddiogel- 
wch yno, pan fyddo fflangellau llefeiriol digofaint Duw yn 
dinystrio y cenedloedd, ac yn dadboblogi y ddaear o herwydd 
anghrediniaeth gynnyddol a ffieidd-dra ei phreswyiwyr. Y mae 
gwasgariad digyffelyb yr Efengyl, mewn amser mor fyr, ac ymgas* 


ÜDGORN SEION. 


2 15 


çlìad cyflyra y Saint, yn arwydd arall o ddynesiad agos y 
Messiah. 

Mae cyffroadau cynnyddol y cenedloedd ; y rhyfeloedd Uiosog, 
a’r sôn ara ryfeloedd ; yr ymraniadau tufewnol ag sydd yn bwgwth 
dystrywio undeb a dyrachwelyd llywodraethau goreu y ddaear; 
y pläau a’r afiechyd cynnyddol mewn dulliau newyddion ac 
amrywiol, ag ydynt yn dyrysu medrusrwydd y raeddygon 
galluocaf, ac yn achosi doethineb eu doethaf i ballu; yr ym- 
raniadaucynnyddol yn mhlith pleidiau o Gristionogion proffesedig, 
ac aelodau yr un blaid, yu Jangos, yn ddyddiol, mwy-fwy o 
eisieu yr undeb hwnw sydd yn rhaid i fodoli er sicrhau parhad 
egwyddorion cyfiawnder yn mhlith unrhyw bobl, ac heb yr hyn 
nis gall teyrnas Dduw sefyll ar y ddaear nac yn y nefoedd; 
lliosogiad colli bywydau trwy longddrylliadau a thymhestloedd, 
trwy explosioììs a llosgiad agerfadau ; dystrywiad by wydau a 
meddiannau trwy lotruddiaeth a ffaglyddiaetb, anrhaith, ty- 
doriad, a lledrad ; y golygfeydd dychrynllyd, a’r arwyddion 
hynod, a’r curiadau a’r ystwr a gìywir yn fynych yn y nefoedd 
ac ar y ddaear; lliosogiad gweledyddion, a brudwyr, a dewiniaid, 
ac ysbrydion cymdeithasgar, a swyn gyfareddwyr, a sér-ddewinwyr, 
y rhai sydd yn swyno cenedloedd y ddaear â’u celfyddydau 
hudolgar, gan sio y flòl i gysgu au dylanwad attyniado), twyllo 
yr offeiriaid a’r bobl trwy eu dewiniaeth, yn galw-gwlaw, eira, a 
thân o’r nefoedd, ac yn gwasgaru llwydrew, megys noson gauaf, 
yn eu neuaddau celfyddydol, a’r bobl yn eu cyunorthwyo trwy 
«eu ffydd, eu dylanwad, a’u harian, gan adael y tlawd, y claf, y 
weddw a’r amddifaid, i ofidio am gysuron bywyd yn yr annedd 
ddirgel, — a’r rhy gyffredinol lygredigaethau, a ffieidd-derau, ac 
aflendid, ac yraarferiadau halogedig pob cnawd, ar wyneb y 
ddaear; — yr holl, yr holl arwyddion hyn, a lluocdd ychwaneg o 
natur cyffelyb, ag sydd yn bodoli yn awr, ydynt yn gyflawniad 
o brophwydoliaethau, nid yn unig eiddo y prophwydi cyntefig, 
ond yn fwy neillduol prophwyd ac apostol, gweledydd, a dadgudd- 
iwr y dyddiau diweddaf, sef Joseph Smith, yr hwn a agorodd 
ffordd bywyd ac iachawdwriaeth i’r genedlaeth hon trwy allu vr 
offeiriadaeth dragy wyddol, yr hon a adferwyd i’r ddaear drwyddo 
«f, yr hwn a brophwydodd ac a ddygodd dystiolaeth y deuai 
oddiamgylch yr holl bethau hyn, a ìlawer yn ychwaneg o bethan 
«yffelyb, yn y genedlaeth hon, fel arwyddion o äü ddyfodiad 1 . 


ÜDGORN SEIOH'. 


116 

Mab y dyn, yr hwn sydd yn agos wrth law ; ac yn wîr, y raae r ei 
dystiolaeih yneirwir, ac y mae ei destaroent raewn g rym, canys y 
roae wedi ei selio â’i waed ; gan hyny, clywch hi, holl derfynau. 
y ddaear ! credwch yn yr Iesu, hedyddier chwi yn ei enw er 
maddeuant o’ch pechodau, a gwnewch hob peth a orchymyuo efe 
i chwi ; a chwi a achubir yn mhresennoldeb Duw a’r Oen, ac 
nid oes un ffordd araíl trwy yr hon y g3llwch gael eich achub. 

Am y dydd afr awr y daw Crist nid oes un dyn yn gwybod, 
Nid yw etto, nac ychwaîth yn neppell ; y mae prophwydoliaethau 
etto i’w cyflawni cyn y dygwydda hyny ; gan hyny, na thwylled 
neb y Saint â gwag plnlosophi a gau brophwyfloliaeth ; canys 
gau-brophw’ydi a gyfodant, ac a dwyllant y drygionus, a phe yn 
bosibl, y rhai da; ond tra fyddo y drygionus yn ofni ac ynt 
dychrynu rhag y barnan oddiamgylch, bydd y Saint yn gwylio ac 
yn gweddio; a chan ddysgwyl y dygwyddiad diweddaf mewn 
amynedd, edrycbant yn dawel ar yr olygfa- o fyd llygredig yn 
passio heibio, a syllant ar y dygwyddiadau a gymmerant le 
megys yn gadarnhad o’u ffydd yn yr efengyl santaidd a bro- 
ffesant, a gorfoleddant yn fwy-fwy, megys y byddo arwydd- 
ion ychwanegol yn cadarnhau dynesiad y dydd mil-blynyddol. 

Mae y Saint cartrefol yn gwneuthur parotoiadau i dderbyn y 
Saint o bell, a theimlwn yn ddioîchgar i'n Tad nefol y gallw» 
dystiolaetliu mewn gwiriouedd, fod bendithion dewisol Duw 
Abraham wedi gorphwys ar ei bobl, yn nyffryn y raynyddoedd, 
er pan ysgrifenasom atoch o’r blaen, Mae y gauaf wedi bod 
yn dyner, pan ei cymherir â’r rhan fwyaf o auafau,ac y mae 
llawer o oruchwylion wedi cael eu cyflawni, na ellid eu dwyn i 
hen, pe buasai y tywydd wedi bod yn galed. Mae amryw o 
felinau ŷd a lumber wedi eu hadeiladu, yn y gwabanol sefydliad- 
au, y gauaf diweddaf; mae llawer o shingles wedi eu gwneyd, 
a’r hyn oll sydd yu eisieu er eu cael at wasanaeth uniongyrchol 
yw hoelion ; a bydded i’r Saint sydd yn dyfod yma, i gofio hyn 
yn neillduol. Y mae Gadeiriau ac amryw fath o ddodrefni yn 
lluosogi yn ein plith. Y mae dau neu dri o beiriannau at ddyrmi 
wedi bod yn gweithio yn llwyddiannus yn ein dyffryn, ynyr 
hydref a’r gauaf diweddaf, yr hyn sydd wedi arbed gwaith llawer 
cant o ddiwrnodau, y rhai sydd wedi eu defnyddio at ddybenion 
«reill mewn diwylliant; er hyuy bydd eisieu ychwaneg o beir- 
annau dyrnu yn y dyffrjn hwn, y tymroor hwn, ac befyd ym 


üDGOltW BE10H. 


-217 

aagwahanòl sefvdliadau uyffrynoedd ereill, ac nid oes achos i 
«ofni dyfod â gormod, neu ormod o haiarnau at felinau nithio, a'r 
cynlluniau mwyaf cymmeradwy er gwneuthur yr unrhyw. 

Y mae yn bwnc na ddylai byth gael ei anghofio gan y Saint 
sydd yn dyfod yma, y gall y peirianuau mwyaf diwygiedig o bob 
math at arbed gwaith, (agsydd â’u hanghen parhaus ar unrhyw 
wladoldeb), gael en defnyddio yn îlawor mwy manteisiol yn 
Deseret, nag mewn unrhyw le arall ar y ddaear. Tybier fod 
brawd sydd yn dyfod adref, yn dwyn ganddo ryw beiriant, â pha 
nn y gallai hau, raedi, dyruu, nithio, ueu wneuthur gwaith deg 
dyn wrth hyn, neu ryw orchwyl arall sydd yn anghenrheidiol ei 
-wneuthur; yna gallai naw o henuriaid gael eu rhyddhau yn 
uniongyrchol ö ŷ u gwaith, a myned allan i bregethu yr Efengyl, 
ac ni ddyoddefai diwygiadau Deseret, neu y parotoiadau anghen- 
rheidiol tuag at boblogaeth gynnyddol, un math a uiwed; tra dan 
jt amgylchiadau presennol, y mae digon i bawb sydd yma i’w 
wneuthur, er parotoi tuag at ddyfodiad ereill ; o ganlyniad, nid 
yw yn ddoethineb i ddanfon llawer o henuriaid ar genadiaethau 
Iramor yn bresennol. 

Yr oedd ein Cynghor-dŷ wedi éi orphen cyn belled,yn ystod yr 
îiydref, ag i’r gwahanol ystafelloedd gael eu defnyddio trwy y 
gauaf, er llawenydd mawr i’r bobl 'hyn. Yr oedd Badd-dy- y 
Ffynnon Dwymn wedi ei erphen, a’i gyssegru trwy weddi a 
gwledd, ar y J 27a.iu o Dachwedd, oddiiar ba amser y mae yn agored 
i’r cyhoedd, er ieehyd a phleser. Cafodd ystordy y Degwm ei 
amgau yr hydref diweddaf, ac wedi -ei orphen mor bell â bod un 
rhan o hono wedi ei defnyddio at ystôr, un arall at gadw ŷd, ereili 
a,tsiopau crefftwyr, tra mae y seleri wedi eu llanw â llysieuau, a’r 
cyfan ar y ffordd o gwpla. Mae adeiladu hyd yn hyn yn cael ei 
rwystro, ar droion, o ddiffyg lumber; ond y mae yr argoelion yn 
<lda am yr amser dyAtdol. Mae amgau tiroedd y Brif-athrofa â 
tnur ceryg wedi ei ddechreu, ac yn myned yn mlaen, gydag 
argoelion o orphen y tymmor hwn. Mae colledion mawr wedi 
eu dyoddef hyd yn hyn, trwy fod anifeiliaid yn myned ar goll ; 
ond y mae y tir pori degymol, dernyn mawr o dir ar flìn ogleddol 
y ddinas, wedi cael ei gloddio a’i ffosi mor bell, ag y gorphenir 
«f yn fuan, a bydd o wasanaeth mawr y tymmor hwn. Pawb a 
allant ddyfod a gwirs Rhif, 9 ; Ja’u câut o wasanaeth mawr i 
gloddio yu y dyffryn. 



ÜDGORN SEIOH. 


2Î& 

Mae y Dalaeth tredi defnyddio dwy fil o ddolars tuag afi agor 
gîreithfa wlan yn y dyffryn hwn,y tymraor presennol ; ac unrhyyr 
gyflawnder o gotwra anweithiedig, neu edafedd cotwra, a ellir ei 
ddwyn yma, a fydd yn dra defnyddiol i’w gymmysgu mewn rhai 
gwëadau, â’r gwlan a dyfa yn y dyffryn. Mae ein crochenydd-dy 
yn agos wedi ei orphen, ac yr ydym yn dysgwyj defnyddio lleatri 
ehina o’n gwneuthuriad ein hunain yn mhen ycbydig wythnosau. 
Mae sefydliadau at wneyd offer rainiog wedi eu deehreu yn y 
ddinas. ar scale fach, ond y inae eisieu rbagor o weithyddion. 

Syrthiodd eira ar y mynyddoedd eydd yn amgylehynu y Dyffryn 
hwn, ar y lOfed o Hydref, ac y noae wedi parhau hyd yr araser 
presennol, eithr ni fu eira yn y Dyffryn hyd y laf o Dachwedd, 
yr hwn oedd tua saith modfedd o ddyfnder; a’r rhcw caled cyntaf 
oedd ar y 5med ; a thrachefn ar y laf o Ragfyr syrthiodd oddeutu 
pedair raodfedd o eira, ac ar hrydiau ereill, y raae eira wedr 
syrthio, ond ddim braidd oll dros bedair neu burap troedfedd o- 
drwch, yn y Dyffryn, yn ystod un ystorora. Y ddwy noson olaf 
yn Chwefror, oeddynt yr oeraf yn ystod y gauaf. Yr oedd y rhan- 
fwyaf o fis Mawrth yn dra dymunoì, a defnyddiwyd ef gan y 
ffermwyr er hau gwenith. Ni hauwyd cymmaint o wenith yn y 
dyffryn yr hydref diweddaf ag yn yr hydref cyn hyny, ond y mao 
llawer wedi ei hau y gwanwyn hwn. Mae hauad y gwanwyn yn- 
llawn gystal cnwd, ag eiddo y gauaf, ac yn gystal mewn dognedd 
a rhinwedd. Mae yr wythnos olaf yn Mawrth a’r gyntaf yn 
Ebrill wedi derbyn ymweliad gwyntoedd ucheì, ar yn ail o’r deau 
a’r gogledd orllewin ; rhai cawodydd ysgafn, a rhai lluchiadau & 
eira, yn dair neu bedair modfedd, yn y nos, y rhai a glirient 
ymaith yn ystod y dydd dilynol; ac y mae hau gwenith yn par- 
hau i fod yn brif waith y dydd, a gall barhau o hedair i bum 
wythnos. 

Cyrhaeddodd yr Henuriad Araasa Lyman trwy y ffordd ogledd- 
ol, o California, ar y 30ain o Fedi; a’r Henuriad C. C. Rich^ 
trwv yr un ffordd, a gyrhaeddodd ar y 12fed o Dachwedd, pob un 
yn dyfod gyda o ddeg-ar hugain i hanner cant o’r brodyr, ar eu 
dychweliad o’r Mwngloddiau Aur, o gynnyrch pa rai ni ddygas- 
ant ond ychydig iawn ganddynt ; gorfodwyd rhai i fentliycia er 
dod adref; ac yr oedd llawer yn aros yn y rawngloddiau, ag a 
fuaseut yn falcb i ddychwelyd adref, pe gallent gael modd. 

Ar y 7Fed o Ragfyr, yr lîeuuriad George A. Smith a adawodd 


rncoRN seion. 


219 


y ddinas hon gyda oddentu 130 o wyr, ychydig o deuluoedd, & 
cbyflawnder o weddeuau, hadau, ac oflerynau, i’r dyben o ddech- 
reu sefydliad yn swydd Iron (Llyn Halen Fach), ynghylch 250 
o fllltiroedd, braidd yn ddeheuol. Yr ydym nedi clywed trwy 
genadwri uniongyrchol fod y drefedigaeth wedi ymsefydlu mewn 
'le da, daear a dwfr rhagorol, digonedd o goed, mwn haiarn, ac 
alum, gyda pheth argoelion am lo caled ; cae o 1600 o erwau, a 
400 o hono wedi ei hau, a'u bod yn bwriadu hau y cyfan y tym- 
mor hwn. Ac y mae eu tai, y rbai ydynt i gyfansoddi amddi- 
ffynfa, a’u tŷ owrdd, yn cael eu hadeiladu yn gyflym. Enw y 11« 
yw Dinas Cedrwydd. 

( I’w barhau.) 


HANES TAITH O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
AM BEDWAR CANT A HANNER O FILLTIROEDD 
I’R DEAU [ODDIWRTH CAPT. D. JONES]. 

[ Parhad o áud . 202.] 

Rhag. 5. — Teithiasom i’r deau, croesasom afon San Pete yr ail 
waith, ac yn yr bwyr gwersyllasom ar afon Seviere, yr hon sydd 
yn rbedeg o’r deau i’r gngledd orllewin, ac yn cynnwys cymmaint 
neu fwy o ddwfr â'r afon Teifi. Nid oes nemawr dir da ar ei 
glanau yma. Yma cyfarfuom â’r Utah Chief Wallte a'i lwyth 
yu hela, amryw o honynt yn gleifion o'r frech goch. Gweiniasom 
a allem iddynt. Cyn cychwyn boreu dranoeth, ymgynnullasant 
yn nghyd i’n gwersyll a phregethwyd yr efengyl iddynt drwy ein 
cyfieitbydd, D. B. Huntington : anrhegwyd hwy â Llyfr Mor- 
mon, yngliyd ag eglurhad o’i gynnwysiad yn fyr, a’n dybenion 
ninnau yn dyfod i’w plith, ynghyd â’u dyledswydd hwythau,&c. 
Gwrandawsant yn astud a difyr hyd y diwedd, pan yr atebodd eu 
Cbief, Arapin, “ eu bod hwy wedi clywed cryn lawer trwy dra- 
ddodiad eu tadau am ryw lyfr o waith eu henafiaid,’’ yr hwn a 
ddysgwylient ei gael trwy ddwylaw dynion gwynion ; eu bod 
hwy yn deall eu hachau a’u henafiaeth, a'u bod yn bobl wynion, 
cywrain a da gj-nt ; eithr, trwy droseddau ac anufydd dod eu 
tadau i'r S/tinob mawr, i’r dirywiad bwn ddod arnynt. Eu 
bod bwy yn addaw’ ufyddhau i’r Mormoniaid yn yr oll a geisient 
ganddynt, a thrwy hyny eu bod yn dysgwyl y gwareiddid hwynt, 
y deuent yn bobl gryfion, cywrain a dedwydd, ac y deuent yn 


220 


UDGORN SEION. 


wynion a hardd etto, megys gynt. Helaethodd gyda llawenydd 
ymddangosiadol drwy’r oll o honynt, fod eu cynoeswyr yn 
dangos fod yr amser dedwydd hwn wrth y drws : eu bod hwy 
yn mawr lawenhau i weled y Mormoniaid yn sefydlu yn eu plith, 
&c. Gadawsom argraflf ddaionus areu meddyliau, a chawsom 
ynddynt brofion anwrthwynebol mai gwir a ddywedir yn Llyfr 
Mormon am danynt. Difyrus oedd eu clywed yn ceisio ein 
dilyn yn canu, gweddio, &c. ! Yr Arglwydd grasol a brysuro 
yr amser ag yr adferir hwythau i rwymyn y cyfammod newydd, 
/yddo ein gweddi. 

Yma ymwelodd â ni rai brodyr o San Pete, ac a ddygasant 
•amplau o halen a glo, pa rai a gawsant mewn helaethrwydd 
yn y mynyddoedd cyfagos; hefyd, daeth marsiandwr o’r enw 
Barney Ward yma â nwyddau i farsiandia gyda’r Indiaid, 
yr hwn a’n hyebysodd ei fod ef wedi bod 14 blynedd yn mhlith 
Indiaid y canol-fyd hwn — y gallem gael flfordd weddol wastad ar 
hyd y dyflfryn hwn, oddieithr man nea ddau, am dros gan 
milltir, hyd Ddyffryn y Llyn Halen Fach, ac oddiyno hyd yr 
afon Colorado, wrth arllwysiad afon Mahobby, hyd pa fan, o 
gulfor California, barnai ef fod afon Colorado yn fordwyol. 
Hysbysodd Mr. Ward ni hefyd, ei fod ef wedi bod yn mhlith 
pobl a elwir y Moquis ; eu bod yn bobl wynion, yn fedrus mewn 
celfyddydau, megys amaetliyddiaeth, gwaeau, gwneyd dilladau, 
magu anifeiliaid, adeiladu, planu, &c. ; eu bod yn wahanol yn eu 
holl ymddygiadau a’u hiaith i’r Yspaeniaid, nâ dim Indiaid o’u 
hamgylch, a’u bod yn bobl brydweddol, a’u benywod yn enwedig 
yn lân a theg. Desgrifia eu gwisgoedd yn debygiawn i wisgoedd y 
cyffredin yn Nghymru. Llafuriant, a chodant gnydiau toreithiog 
o wenith, ŷd yr India, &c., mewn dyffryn helaeth a brâs, ar 
làn yr afon Colorado. Naddanteu tai gan mwyaf mewn creigiau 
cyfagos, er diogelwch rhag yr Indiaid cymmydogaethol, pa rai a 
ormesant arnynt yn enbyd. Dyweda Mr. Ward eu bod yn bur 
heddychol a chroesawus i ddyeithriaid ; ddarfod iddynt eu 
lwytho ef a’i gyfeillion a digonedd o ymborth yn rhad, — ei fod ef 
wedi bwyta gwell afalau, gellyg ( pears ), «Scc., yno, nag yn un lle 
arall ; ac i fod o’i gyfeillion ef yno un Cymro o waedoliaeth, 
yr hwn a ddeallai ambell i air Cymraeg yn unig, a’r hwn a 
dystiai mai Cymraeg a siaradai y brodorion hyn ! Ni sicrhaf 
fi, wrth gwrs, faint o ymddiried a ddylem roi ar yr holl hanesioa 


UDGORN SEION. 


221 


uchod, etto nid ydynt anhygoel i mi pan ddeallaf gyrameriad 
yr hanesydd. Nid aml y gwelir cymmaint o fwg ag sydd yn 
cuddio y Madogiaid o wyddfod eu cyd-genedl o oes i oes, heb ei fod 
yn tarddu o beth tân, debygaf. Ond i ddychwedyd at hanes 
ein taith : — 

Teithiasom hyd lan yr afon Seriere, a’r tir yn gwellhau hyd 
yr lleg, pan yr ymgaeodd y mynyddoedd o’n blaen. Yn y boreu 
aeth P. P. Pratt a minnau ar geffylau o flaen y gwersyll i chwilio 
am ffordd rhwng y mynyddoedd. Tua machlud haul, fel yr 
oeddym yn myned trwy lwyn o goed cedrwydd, yn hollol ddi- 
ddysgwyl, clywem geffylau yn gwehyru, a buan y carlamaì 
amryw tuag atom; deallasom wrth hyn, a chyfarthiad cwn 
lawer, fod Indiaid gerllaw ; dilynasom ar ol y ceffylau i’r coed, 
a buan y gwelem wicciups (tai) yr Indiaid ; eithr, yr oeddynt 
hwy yn y tufewn yn darparu i amddiffyn: galwasom hwynt 
allan, eithr ni ddeuent, hyd nes i ni waeddi “ Mormoni tooicidge- 
t teinio ; ar hyn deuent atom yn ddiarfog a siriol i siglo llaw, a’n 
groesawu ; yr hyn a brofodd, fod enw y Mormoniaid yn mhlith 
anwariaid y mynyddoedd yn amddiffyniad i’w bywydau ; pan yn 
iuhlith “ Cristionogion ,, fel eu gelwir, y mae yr un enw yn 
warth a diareb, ac mewn ambell fan yn peryglu bywyd ei fedd- 
iannydd ! Onid yw hynyn profi fod yr amser ar wawrio pan y 
hydd i “ genfigen Ephraim beidio ?" 

Aeth P. P, Pratt yn mlaen i'r mynydd, a dychwelais innau i 
gyfarwyddo y gwersyll yma i wersyllu, lle y cyfarfuom oll y 
noson hono. 

Ehag. 12. — Dringasom riw go serth drwy gedrwydd, ac wedi 
disgyn tua 5 mynyd i’r ochr ddeheuol, tiriasom mewn dyffryn 
bach gwych ar lan yr afon Seviere, a llawnder o borfa a choed 
pine mawrion, &c. Gwersyllasom. 

Boreu dranoeth,aeth pump ohonom i chwilio ansawdd y wlad ; 
croesasom y Seviere ar y rhew, a gal wasom y fan hon yn Manj 
Vale t 200 mynyd o D. Ll. H. F. Yn yr hwyr, wedi teithio yn 
galed trwy y dydd, trwy goedydd, a gweled llwybrau eirtb, 
panthers, bleiddiaid, &c,, cyrhaeddasora fforchiad yr afon, yn 
mha le yr unai hanuer y dwfr a ddaethai o’r dwyrain, â’r han- 
ner arall o’r deau, Gwelsom amryw Indiaid drwy y dydd yn 
crwydro yma a thraw am ysglyfaeth. Dychwelasom yn ol i 
gwrdd â’r gwersyll. Y tywydd yn oer, eithr nemawr eira yn j 



222 


ÜDGORN SEION. 


dyffryn. Y mynyddoedd cylchynol yn wynion gan eira ; r 
therroometer weithiau yn y nos islaw y pwynt rhewog. 

Rhag. 14. — Yr oedd ynbwrweira ; cyrhaeddasom gwr eithaf y 
dyffryn, lle y deilliai yr afon o greigiau antertb, ac anmhosibl eí 
dilyn yn mbellacb. Dranoeth chwiliwyd am ffordd rhwng y 
mynyddoedd, a methwyd cael un yn well na chroesi dros 
glogwyni anferth y Wasatch Range, yr hyn orcheet a ystyrid 
gan lawer yn anmhosibl, yn enwedig yn nghanol y gauaf ; eithr, 
yn wrol ac unol, ymroisom i’r gorchwyl, a boreu dranoeth, yr 
I6eg, dechreuasom ddringo, a rhai â bwyeill, rhai â rhawiau, ereill 
â cheibiau, &c.; drwy eira dwfn esgynem yn raddol i gastell duw 
yr eira, yr hwn ar y pryd a wysiodd ei holl alluoedd eiriawg a 
rhewawg i’n rhwystro ; erbyn y nos cyrhaeddasom o dair i bedair 
milltir ; weitbiau gorfyddid ni i rwymo rhaffau wrth yr ychain, 
a’u llusgo trwy lwchfeydd o eira, a’u gosod hwythau i lusgo 
ereill, ac wedi hyny y wageni, felly dros glogwyni, gan eu 
ll'aesu i lawr wrth raffau. Dro arall gyrem y ceffylau i dori y ffurdd 
drwy’r eira, pa rai a gleddid yn y garnedd, ac yno o herwydd yr 
oerfel ni ellid cael ganddynt wynebu yr ystorom. Rhai prydiau 
gorfyddid ni i glirio yr eira â rhawiau, a’r holl amser y huom yn 
croesi y rhestr hon, sef yn agos i wythnos, ni chafodd yr anifeil- 
iaid fwyd ond brigau coed oedd allan o’r eira. 

Er ein mawr lawenydd, cawsom ddisgynfagul a graddol rhwng 
creigiau serth ac nchel yr ochr draw ; gwelem fryniau weithiau 
braidd wedi eu gorchuddio â clieirw, defaidy mynydd, &c. Lladd- 
ais rai o honynt. Un boreu cawsom fod ein hanifeiliaid wedi 
gwasgaru, a buom rai hob ffordd ar geffylau yn chwilio am 
danynt drwy’r dydd, ac erbyn y nos cawsom yroll; a chafodd rhai 
o’r ymchwilwyr allan hefyd,yn rhy ddiweddar, y gallasem gael 
agorfa hawdd i arbed croesi y rhestr hon i’r deau o’r fan hou. 
Wrth ddisgyn oddiyma, elem weithiau megys trwy byrth cyfyng, 
rhwng creigiau uchel, o bob lliwiau a Uuniau, megys pe teithiem 
mewn hen gastell ; yr oedd yr olygfa yn hynod a mawreddig. O’r 
diwedd arweiniodd yr agen hon ni i gongl ddwyreiniol Dyffryn y 
Llyn Halen Fach, ac yroedd yr hinsawdd raor dymherus yma, yr 
eira wedi diflanu, y borfa mewn llawnder ac yn blaendarddu, a’r 
olygfa wedi cyfnewid mor hollol a disymmwth rhagor ag oedd 
ar ben y mynyddoedd, fel y galwasom y fan hon “ Porth yr hâf.*’ 
Ymagwersyllasom, aüiawry wledd a gafoddeinhanifeiliaiddruain. 


t’DGORN SEION. 


223 


Oddiyma gwelem ddyflryn gwych yn cyrhaedd o’n blaen i’r dean 
orllewin cryn 30 mynyd, ac yn ei ganol lyn go fawr o ddwfr, ar 
yr hwn dysclaeriai yr haul megys ar wydr. 

Rhag. 22.— Teithiasom hvd y dyífryn trwy wlad y cwningod, 
pa rai a frithent wyneb y tir, fel braidd y gellid saethu un ffordd 
heb ladd rhai ; cawsom ein gwala o’r ymborth hyn y tro hwn. Y 
tir yn gwellhau. Yn yr hwyr gwersyllasora ar afon fach a godai 
yn y mynyddoedd deheuol, ac arllwysai yn mhen deg mynyd i’r 
llyn balen. O herwydd llesgedd yr ychain, a dymuniad i cbwilio 
ansawdd y dyffryn newydd a hardd hwn, penderfynasom i adael 
yr ychain oll yma, ynghyd â’r wageni a 32 o wvr; yr 20 ereill a 
gychwynasora ar y 26ain i’r deau, gydag ugain o geffylau, a 12 
o fulod i gludo ein hyraborth, &c. Wedi teithio 6 mynyd drwy 
dir da, croesasom afon arall fwy na’r lla.11, glanau yr hon am 
amryw filltiroedd, sydd o ddaear rhagorol. Sefyllfa ragorol yw y 
fan hon i drefedigaeth, a llawnder o goed tanwydd, sef cedrwydd, 
Äc., yn cyrhaedd hyd odrau y hryniau cyfagos. Parha y tyw- 
ydd yma yn dymherus, ac weitliiau yn dwyran y dydd, eithr yn 
îled oeraidd y boreu a’r hwyr. Wedi teithio tua 12 mynyd yn 
rahellach drwy y dolydd breision hyn, yn yr hwyr gwersyllasom ar 
y drydedd afon yn y dyffryn bardd liwn, wedi cael ein siomi yn 
fawr yn rhagoroldeb ei faintioli a’i fanteision, rbagor a feddyliem 
ar yr olwg gyntaf o hirbell. Mae y dyfroedd liyn yn risialaidd, 
oer a blasus, ac hynodrwydd penaf yr afonydd hyn yw eu bod 
yn rhedeg ar hyd cefnen o dir ag sydd braidd yn uwch nag un 
man arall o'r tir, yr hyn a’i gwna yn hawdd i ddwfrbau yr oll o 
honynt. Bernir y cynnyrcha rhan helaeth o’r gwaelodion hvn, 
wenitb, ceirch, &c., heb ei ddwfrh&u, a chredwn y cynnyrchaýd 
yr India, cotwm, cloron, &c., yn well, o herwydd yr hinsawdd, nag 
un man arall a welsom yn nyffrynoedd y mynyddoedd hyn : a 
sicr ywy gellid magu anifeiliaid yma heb nemawr gost. Rlieda 
y hrif ffordd i wlad yr aur o California, trwy ganol y dyffryn 
hwn, yr hyn a wua yma farcbnadfa dda. 

( Tw barhau.) 


CYMMANFA G YFFREDINOL NEILLDUOL. 

Ar ddydd Llun, y 7fed o Orphenaf, cynnaliwyd y gymmanfa 
ucbod yn Neuadd y Cymreigyddion, Merlhyr, pan y llywyddwyd 
gan y Llywydd W. Phillips. Yr oedd yn bresennol, y Llywydd 



224 


DDGORN SEION. 


Phillips, R. Carapbell, J. Davis, T. Pugh, T. Giles, E. Edwards, 
P. Seix, J. Roberts, ynghyd â lloned y neuadd o wahanol swydd- 
ogion ereill. 

Wedi i’r Llywydd agor y cyfarfod, a chael ei gyrameradwyo i 
barhau llywyddu ei gynnadledd, aeth yn ralaen i ddysgu y swydd- 
ogion gwyddfodol, gan ddywedyd wrthynt, yn gymmaint â’u bod 
wedi dyfod i’r Éfynnonell, ara iddynt ddrachtio vn helaeth o honi, 
fel y gallent gario adref i'r Saint. Darluniudd pa fodd y raa» 
awyddogion, pan wedi dyfod i blith yr offeiriadaeth, ou bod yn 
teimlo eu hunain yn fychain iawn, ac y byddai braidd yn well 
ganddynt beidio siarad na siarad. Dangosodd yn eglur fod yr 
egwyddor hon o Dduw, ac mai Ysbryd Duw sydd vn achosi hynv. 
Dy W edodd wrthynt am fod yn ddynion bach bob amser, am mai 
íelly y deuent yn ddynion mawr yn nheyrnas Dduw. Egwyddor 
arall a ddarfu iddo ei hegluro, oedd ofn yr Arglwydd ; dangosodd 
yr anghenrheidrwydd i’r egwyddor hon gynnyddu ynom, sef ofn 
anufyddhau i’r cynghorion a’r gorchymynion lleiaf ; a dywedodd 
ei fod ef yn cael rhai personau, cangenau, a chynnadleddau, â 
llaw Duw aruynt, o herwydd eu bod yn gwario arian y llyfrau 
am fwyd a dillad, yn lle ymddiried yn Nuw. Dangosodd fod y 
llyfrau yn bethau neillduol iawn; ac os bydd arian y llyfrau yn 
cael eu gwario, pa fodd y gall y swyddfa dalu ei dyled? dywed- 
odd hefyd|fod pwy bynag sydd yn gwario neu yn benthycia arian 
Trysorfa Ymfudol y Tlawd, yn troseddu yn fawr iawn, a bod 
llaw Duw yn siwr o fod arno. Cofied pob llywydd, os bydd ef 
yn benthycia arian gan y trysorwr o’r drysorfa, ei fod ef yn 
droseddwr. Nid oes ganddo hawl i ofyn am danynt, o herwydd 
mai arian yr Eglwys ydynt; a gofaled y llywyddion yn unig fod 
trysorwr pob cangen yn danfon yr arian mewn amser i drysorwr 
y gynnadledd, ac yntau i brif drysorwr Cymru. 

Ynagalwyd ar y brawd Robert Campbell (o Dyffryn y Llyn 
Halen), yr hwn a anerchodd y dorf yn Saesneg, ar bynciau cyfi’- 
elyb i’r brawd Phillips. Dywedodd fod llawer o ddynion da iawn 
i bregethu, megys Aaron gynt, ond yr oedd yn rhaid cael Moses 
i arwain Israel. Pe buasai dirgelion teyrnas Dduw yn cael eu 
dadguddio i ni yn bresennol, buasem yn debyg o’u camddefnydd- 
io, fel y camddefnyddid oriawr yn llaw plentyn, o herwydd na 
wyddom ni pa fodd y mae eu defnyddio; y mae Duw yn rhoddi 
yn raddol i ni megys y cynnyddwn mewu gwybodaeth yn ei 
deyrnas. Dysgodd y llywyddion a’r ‘nenuriaid teithiol i fod yn 
garedig, ac yn llawn o'r Ysbryd Glân, wrth ddysgu y bobl, a 
pheidio bod y rhai cyntaf i achwyn ynghylch tlodi. Mae y 
gangen a fedda lywydd o ysbryd tlodi, a’i holl aeloduu yn dlawd 
hefvd. Cofier fod ein Tad yn gyfoethog iawn, ac mai y tylotaf 
o’r Saint sydd yn cyfranu fwyaf at gario gwailh yr Arglwydd yn 
y blaen. 

Yna cododd y Llywydd Phillips drachefn, a cbynnygiodd nad 
oedd dira hen gownt i gael ei roddi mwy am lyfrau yn Nghymru, 
â bod i’r is-ddosparthwyr eu gwerthu am arian parod, ac yna 


TJDGORN SBJON. 225 

tlaüfon vr arian i'r prif ddosparthwr, fel y gailo yntan eu danfon 
i’r swyddfa ; ac yna cariwyd hyny yn unfrydol. 

Ẃedi çalw y brawd P. Seix i roddi desgrifiad o barth uchaf 
Sir Benfro, penderfynwyd fod cangenau Abergwaun, Trelettert, a 
Simpson, i’w gwneyd yn Gynnadledd, dan yr enw Cynnadledd 
Ogleddol Penfro, ac i gynnwys tref Aberteifi, a bod Phillip Seix 
i lywyddu, a David Williams a David Rees i fod yn gynghorwyr 
iddo. 

Yna danfonwyd oddeutu deunaw o genadon i lafurio mewn 
lleoedd newyddion yn Nghynnadledd Ddwyreiniol Morganwg, a 
Chynnadleddau ereíll yn y Deheubarth, ac i ymdrechu sefydlu 
cangenau newyddion. 

Cyfododd y Llywydd i roddi cynghorion i’r cenadon ynghylch 
eu dyledswyddau, ac i gymmeryd gofal na fydd iddynt gymmeryd 
eu hudo gan ferched, ac am iddynt weddio pan mewn eisieu,&c. 

Canlynwyd ef gan y Llywydd J. Davis, yrhwna gynghorodd 
y swyddogion i gadw cynghorion Duw, yn gystal â’i orchymynion 
pendant,trwy wneyd defnydd o’r Gair o Ddoethineb, yr hwn sydd 
yn gwahardd gwin a diod gadarn, tybaco, a diodydd twymuion, 
megys tê, coffi, &c.; ac anogodd i ymdrechu peidio bod yn nyled 
neb <» ddim, eithr bod a’n golwg ar weithredu cyfiawnder. 

Yna penderfynwyd fod John Roberts i lywyddu ar Gynnadledd 
Sir Frycheiniog, a bod cangenau Brynmawr a Waunhelygen i’w 
cynnwys yn y gynnadledd hono. 

Ppnderfynwyd fod cangenau Llandudno, Eglwysfach, a Llan- 
ddoged, i’w gwneyd yn Gynnadîedd, dan yr enw Cynnadledd 
Dyffryn Conwy, ac i gynnwys rhan o Sir Gaernarfon ; a bod Jobn 
Davies i fod yn llywydd, ac Isaac Morris a Barnett Parry yn 
gyngborwyr iddo. 

Penderfynwyd fod E!iezer Edwards i fod yn henuriad teithiol 
yn y Gogledd dros y Brif Lywyddiaeth, ac i roddi cynghorion ao 
addysgiadau iddynt mewn awdurdod oddiwrth y Brif Lywyddiaeth 
yn Nghymru. 

Cododd y Llywydd Pugh, ac a ddangosodd yn eglur alwedig- 
aeth Duw, ac y gall rbai sydd yn dal îs swydd lywyddu ar raí 
■ydd yn dal swydd uwch, &c, 

William Phillips, Llywydd , 
Richard Morris, Ysgrijenydd. 


YCHYDIG MEWN PERTHYNAS I FARWOLAETH 
PAUL YN RHUFAIN. 

Paul, gwedi ei draddodi gan Nero yn rhwym at Zonginus, s 
Magistus, y pen swyddogion, ac Acostus y canwriad, fel y 
byddai iddynt ei arwain ef y tu allan i’r ddinas, a pheri torî 
ei ben ef. 

Paul yn llawn o’r Ysbryd Gîân, a lefarodd eiriau y byŵyd 


226 


ÜDGORN SEION. 


tragywyddol, fel y byddai i Nero, ac i bawb oll, gredu yn Iesu 
Grist, yr hwn ydoedd frenin y nefoedd a’r ddaear, yr hwn a 
ddinystriai ogoniant y byd â thân. 

Ac fel yr oeddynt hwy yn ei dywys ef ymaith, Zonginus, Mag- 
istus, ac Acostus, a ddechreuasant lefaru wrtho ef, gan ddywedyd, 
Dywed i ni, O Paul, yn mlia le y mae y Brenin hwnw ? A 
pha le yr ymddengys efe i chwi ? A pha fodd yr adnabyddwch 
chwi ef! 1 A pha beth a ddyru efe i chwi ? Neu pa ddaioni 
a dywallt efe arnoch chwi ? Gan eich bod chwi, y Ciistionogion, 
mor gadarn yn ei garu ef, fel na fydd i cbwi mewn un raodd 
gyduno â’n crefydd ni ; fel y galloch fyw, a mwynhau daioni 
y bywyd hwn ? Ond yn hytrach nâ’r holl bleserau, yr ydych 
chwi yn ymhyfrydu yn cael eich arwain i farw er ei fwyn ef, 
trwy ainryw boenau. Canys y mae hyn yn ymddangos i ni yn 
gyfeiliornad mawr, casâu y bywyd llawen yma, ac ymgofleidio yn 
eich holl ddymuniadau, cystuddiau, a marwolaeth. 

Paul, gan hyny, a ddywedodd, O chwi wỳr doethion, yn 
blodeuo mewn gwybodaeth, ymadewch allan o’r tywyllwch a’r 
cyfeiliornad, yn mha un y mae ardderchawgrwydd eich deallíwr- 
iaeth chwi gwedi ei orchuddio â thywyllwch, rhag i chwi weled 
y gwirionedd, yr hwn sydd yn gorwedd yn guddiedig ynoch; 
dychwelwch gan hyny lygaid eich meddyliau at y tragywyddol 
Dduw, y gwir oleuni, fel y byddoch abl yn gyntaf i aduabod 
eich hunain, ac felly dyfod i fewm cydnabyddiaeth a’r Brenin 
hwnw trwy lawenydd, a’ch achub chwi oddiwrth y tâu sydd i 
dyfod o’r nef, ac felly cael bod yn ddifriw : caüys nid yw efe 
yn dderbyniwr wyneb, roegys yr ydych chwi yn tybied, eitbr 
cyfiawn a santaidd yw Duw, a’r Arglwydd Iesu Grist, yr hwn, o 
herwydd yr anghyfiawnder a’r trais, a ddaw yn farnwr, ac a 
farna trwy dân. Dedwydd ydyw yr hwn a gredo ynddo ef, 
oblegid efe a gaiff fywyd tragywyddol, ac a fydd byw bywyd di- 
ddiwedd ; a thra anhapus yw yr hwn gan ddirmygu ei haelionus 
olud, a’i hir-ymaros, ac ni ddychwelo ato ef, canys fe a dderfydd 
am dano yn dragywydd. R. G. 


GAIR 0 DDOETHINEB. 

Gair o Ddoetliineb , er lles Cynghor o Arclioffeiriaid , ymgynnulledig 
yn Kirtland, cür Eglwys ; ac hefyd y Saint yn Èeion. Fw 
anfon yn anerch — nid trwy orchymyn neu orfodiad , ond trwy 
ddadguddiad a gair o ddoethineb , yn dangos trefn ac cwyllys 
Duw yn iach awdwriae th dymmorol pob Saint yn y dyddiau 
diweddaf A roddwyd er egwyddor gydag addewid, wedi ei 
gyfaddasu at gyrhaeddiadau y gwan a'r gwanaf 6 > r holl Saint, y 
rhai a elwir neu a ettir eu galw yn Saint. 

1. Wele, yn wir, fel hyn y dywed yr Arglwydd wrthych 
«hwi, mewn canlyniad i’r drygioni a’r bwriadau ag ydynt ac a 


UDGORN SBION. 


227 


fyddant yu bodoli yn nghalonau dynion bradn'rus yn y dydd- 
ìau diweddaf, yr wyf wetli eich rliybyddio chwi, a’ch rhag- 
rybyddio, trwy roddi i chwi y gair hwn o ddoethineb trwy 
ddadguddiad, yn gymmaint â bod un dyn yn yfed gwin neu 
ddiod gadarn yn eich plith chwi, wele nid yw dda, nac yn addas 
yni ngolwg eich Tad, ond yn unig mewn ymgynnull ynghyd i 
offrymu i fyny eich sacramentau ger ei fron ef. Ac wele, 
hyn a ddyrai fod yn win, ie, gwm pur o rawn y winwydden, 
o’ch gwneutlurriad eich hunain. A thracliefn, diodydd cryfion 
nid ydynt i’r bola, eithr at olchi eich cyrff. A thrachefn, 
tybaco nìd yw i’r corff, nac ycliwaith i’r bola, ac nid yw 
dda i ddyn, eiíhr sydd lysieuyn at friwiadau a phob anifeil- 
iaid cleifion, i’w ddefnyddio gyda synwyr a medr. A thrachefin, 
diodydd twymnion nid ydynt iT corff na’r bola. 

2. A thrachefn, j r n wir meddaf i chwi, pob llysiau iachus a 
ordeiniodd Duw i gyfansoddiad, natur a gwasanaeth dyn. Pob 
llysieuyn yn ei dymmor, a phob ffrwyth yn ei dymmor ; j r r 
holl rai hyn i gael eu defnyddio gyda doethineb a diolchgar- 
wch. Ië, cig anifeiliaid hefyd, ac ehediaid yr awyr, myfi, yr 
Arglwydd a’u hordeiniais er defnydd dyn gyda diolcligarwch ; 
er hyny y maent i gaei eu defnyddio mewn cymmedroldeb ; a 
boddhaol genyf fi fyddai peidio eu defnyddio ond yn unig yn 
amser gauaf, neu oerfel, neu newyn. Pob grawn a ordeiniwyd 
at wasanaeth dyn a bwystfilod, i fod yn ffon bywyd, nid yn 
unig i ddyn eithr hefyd i fwystfilod y maes, ac ehediaid y nef, 
a’r holl anifeiliaid gwylltion sydd yn rhedeg neu yn ymlusgo 
ar y ddaear ; a’r rliai hyn a wnaeth Duw er defnydd dyn yn 
unig mewn amserau o newyn a chwant ymborth mawr. 

3. Pob grawn sydd yn dda yn ymborth i ddyn, megys hefyd 
ffrwyth y winwydden, yr lion sydd yn dwyn ffrwyth, pa un 
ai yn y ddaear neu uwchlaw y ddaear. Er hyny, gwenith i 
ddyn, ac yd i’r ỳch, a cheirch i’r eeffyl, a rhyg i’r ehediaid a 
mocli, ac i holl fwystfilod y maes, ac haidd i bob anifeiliaid 
gwasanaethgar, ac at ddiodydd gweinion, megys hefyd pob 
grawn arall. A’r lioll saint ag ydynt yn cofio i gadw a gwneu- 
thur yr ymadroddion hyn, ac yn rhodio mewn ufydd-dod i’r 
gorchymynion, a dderbyniant iechyd yn eu bogail, a mêr i’w 
hesgyrn, ac a gant afael mewn doethincb a thrysorau mawrion 
o wybodaeth, sef trysorau cuddiedig ; a chant redeg heb ddiff- 
ygio, a rhodio heb lew r ygu ; a myfi, yr Arglwydd, wyf yn 
rhoddi iddynt addewid, y bydd i’r angel dinystriol fyned 
heibio iddynt, megys plant Israel, a pheidio eu lladd hwynt. 
Amen. 

Yr ydym ni yn cytmneradwyo defnyddiad trwyadl o’r Gair 
blaenorol o Ddoethineb, i’r Deuddeg, yr Arcboffoiriaid, y Degau 
a tbrugain, yr Henuriaid, yr Esgobion, yr Offeiriaid, yr Athraw- 
on, y Diaconiaid, y Brodyr a’r Chwiorydd, o Eglwys lesu Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf; a bod i swyddogion yr Eglwys yn 


228 


L'DGOttN 9EI0N. 


gyffredinol, osod y peth o flaen yr Eglwys, fel y caffont gyfleasdra, 
naill ai yn wasgaredig neu yn gynnulledig; ac ymddyddan yn 
nghyd ynghylch yr egwyddorion a gynnwysir yn yr uchod, a 
phenderfynu pa un a ydynt wedi eu danfon allan trwy ddoethineb 
y nefoedd, neu trwy ffolineb dyn ; ac os mai trwy ddoetbineb, 
boed i bob un, a benderfyno felly, ddangos ei ffydd trwy ei weith- 
redoedd, a phrofed i ereill fod ei ffydd yn ffydd achuboh 

Paham nad yw yn ddoethineb i wneyd arferiad cyflVedin o yfed 
tê, coffì, neu ddiodydd twymnion o unrhyw fath? Physygwyr, 
Athronwyr, Henuriaid yn Israe), a fyddwch chwi gystal ag ateb? 
— Gol. y Deseret News. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

“ Elusënau gwely angeu,” ebe Dr. Sherlock, “ ydynt yn rhy 
debyg i edifeirwch gwely angeu. Dynion a roddant eu meddian- 
nau i Dduw ac i’r tlodion, yt uti raodd ag y gadawant eu pech- 
odau, pryd nas gallant eu cadw yn hwy.” 

Celfyddyd ardderchog yw i ddyn adnabod ei hunan yn dda; 
a dewrder ardderchog yw gwybod y ftordd i ymostwng. 


Taliadaü o Feh. 27 htd Orph. 10. — Sir Fynwy, £l lOs; 
Sir Frycheiniog, £2; Morganwg Orllewinol, £3 17s ; Sir Ddin- 
bych, £2 ; Dinas, £2 Os 0§c; Llanilltyd, £1 4s; Pontytypridd, 
£1; Llanfabon. JÊl 7s; Cwmbach, 17s7c; Pendulwyn, 9s 10^c; 
Twynyrodyn, lôs 4J ; Llandaf, lOs; Caerdyf, £2 8s ; Aberdare, 
£6Ss; Dowlais, £4 6s 9c ; Hirwaun, £3; Rymni, £2 lOs 6c; 
Cwmnedd, lls 6c; Merthyr, 8s 5§c; Pendaren, £l 7s; Cefn, 
£1 14s; Ynysgou, 2s lc; Eglwysnewydd, 4s. Cyfanswm, 
£40 lls 9c. 

Gwallau. — Yn Hanes Taith Capt. Jones, yn ein rhifyn diw- 
eddaf, diangodd “eiliad ,, am “ mynyd,” mewn amryw fanau. 
Mynyd yw y 60fed ran o radd, neuryw gymmaint fwy na milltir; 
ac eiliad yw y 60fed ran o fynyd. Mae gradd yn 69 o filltiroedd. 

I^T Derbyniasom lythyr oddiwrth Mrs. Lewis (gynt o Gyd- 
weli), o Ddinas Manti, yn cynnwys newyddion tra dyddorol, ond 
nid oes genym le iddo y tro hwn. 

iglT Mae Llytbyr Capt. Jones at y Llywydd Phillips, ar werth 
yn 14, Castle street, Merthyr. Ei bris yw ceiniog, a chynnwysa 
newyddion ardderchog. 

Yr oedd llawer iawn o bethau genym i’w cyhoeddi yn y 
rhifyn hwn, ond gorfodir ni i’w gadael byd y nesaf. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau,i John Davis , Printer, John's Street , Georgetown , Merthyr < 


J. DA V IS, ARGRAFF YDD, MS RTH YR-TYDFI L. 



UDGORN SEION, 

NEU 

<#crnt n c#aútt. 


Rhip. 15.] GORPHENAF 26, 1851. [Pkis lÿ. 


PUMMED EPISTOL CYFFREDINOL PRIF LYWYDD- 
IAETH EGLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU 
DIWEDDAF, O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR, 
TALAETH DESERET, AT Y SAINT GWASGAR- 
EDIG TRWY Y BYD. 

[Parbad o dud. 219.] 

Ar y 27ain o Dachwedd, darfu i gorwm y Degan-a-tbrigaîn, yri 
ymgynnulledig mewn cymmanfa, gytuno i adeiladu crwn-dŷ 
helaeth yn Ninas y Llyn Halen Fawr, i’w alw yn Neuadd Cel* 
fyddydol y Degau-a-thrigain ; a phenodwyd Joseph Young, eu 
llywydd, yn ymddiriedolwr ac arolygwr y gwaith. Mae sylfaen 
y neuadd yn cael ei dechreu yn heol ddwyreiniol y Deml a’r ail 
heol ddeheuol, a byddai yn dda i’r Degau-a-thrigain sydd ar 
wasgar i ddanfon eu liarian at y neuadd, i’r ymddiríedolwr, yn 
gyramaint ag yr ewyllysiont berchenogi rhanau, a chyfranogi o 
fendithion y neuadd ar eu dychweliad. Mae yr holl henuriaid 
yn y gwahanol gorwmau yn cael caniatâd i gymmeryd rhanau. 
Mae y dyben yn dra chanmoladwy yn y brodyr, ac y mae y fath 
adeilad yn eisieu yn fawr yn y lle hwn. 

Mewn sesiwn neillduol o Lys Sirawl y Lìyn Halen Fawr, ar y 
3ydd o Ionawr, profwyd ychydig o ddynion ymfudol yn euog o 
ledrata, adedfrydwyd hwynt i waith caled am wahanol dymmorau, 
y rhai, ar ol treulio rhan o'u hamser, a gawsant ryddhad gan yr 
Executive , ac a aethant ar eu ffordd i California, lle yr arfaethent 
fyned ar y cyntaf. Dyma y treial cyntaf gan reithwyr a fu ye 
iê [CYF. I«» 



230 


T7DGORN CEION. 


Nhalaeth Deseret oddiar ei sefydliad, a’r achos cyntaf i wysio 
ucbel reithwyr. Meddylir fod ynghylch tri chant o ymfudwyr r 
y rhai a arosasant yn y dyffryn y gauaf diweddaf, wedi ymadael 
i’r mwn gloddiau aur y gwanwyn hwn. Fe ddarfu i lawer o 
ymfudwyr, ar ol cyrhaedd y lle hwn,glywed yr efengyl, credu a 
cbymmeryd eu bedyddio, ac mor bell â hyny dangosasant eu 
difrifoldeb trwy eu gweithredoedd ; tra yr oedd rhai yn proffesu 
credu ac yn cymmeryd eu bedyddio,eithr y raae eu gweitbredoedd 
wedi dynoethu eurhagrith, ac y mae eu pechodau yn aros ar eu 
penau eu hunain. Oni buasai cymmeriadau felly, ni fyddai 
anghen rheithwyr yn Deseret hyd y dydd hwn. 

Yn nechreu Ionawr, darfu i Ymgynnulliad Cyffredinol Deseret 
ganiatâu gweithred o gorffoliad i Ddinas y Llyn Halen Fawr; 
ac ar yr lleg o’r un mis darfu i Gynghor Dinas y Llyn Halen 
Fawr gael ei reoleiddio; Jedediah M. Grant, yn faer, ynghyd â 
phedwar o henaduriaid, a naw ogynghorwyr; darfu i gyfraith 
freiniol ddechreu yn uniongyrchol daenu ei dylanwad trwy y 
ddinas. Ynghylch yr un amser, caniatawyd siarterau gan yr 
Ymgynnulliad Cyffredinol, yn ol y deisebau, i Ddinas Ogdeo, yn 
swydd Weber; i Ddinas Proyo, yn swydd Utah; i Ddinas 
Manti, yn swydd Sanpete; ac i Ddinas Cedrwydd, yn swydd 
Haiarn. Cafodd yr holl swyddi yn y Dalaeth eu nerthu yn 
fawr trwy yr ymfudiad diweddaf, ac er yr amser hwnw y mae 
amryw |o sefydliadau newyddion wedi eu cyfausoddi, ac y mae 
Uesiant amaethyddol y dalaeth wedi ei fwyhau yn rhyfeddol. 

Y mae rheilffordd wedi ei siartro, i gyrhaedd o’r Temple Block 
yn y ddinas hon i’r chwarel ceryg a’r mynydd ar y tu dwyreiniol, 
er cludo defnyddiau at adeiladu ; ei gwneuthuriad i ddechren yn 
ddioed. 

Cyrhaeddodd cwmpeini bach o frodyr o Galifornia, trwy y 
ffordd ddeheuol, ar y 27ain o Ionawr, yn dwyn newyddion fod 
Tiriogaeth Utah wedi ei chorffoli, a Brigham Young wedi ei 
benodi yn Llywodraethwr, yr hyn a gadarnhawyd gan newyddion 
y mail dwyreiniol, mewn ffordd na rodda un lle i ammau ; ond 
hyd yn hyn, nid ydys wedi derbyn y rhybydd awdurdodol, na’r 
mynegiadau, a’r papyrau. Nid ydym yn dysgwyl unrliyw deim- 
lad na mudiad cyffrous a gwrthryfelgar yn ninasyddion Deseret 
yn y cyfnewidiad dysgwyliedig mewn achosion llywodraethol ; 
eithr traws-symudiad rhwydd a Uonydd o Dalaeth i Diriogaeth, 



UDGORN SEION • 


231 


m«g)s teitbwyr blinedig yn disgyn i lawr o fryn mwynaidd ger- 
llaw ochr eu ífordd gartref. 

Fel pobl, yr ydym yn gwybod pa fodd i werthfawrogi, yn y 
modd mwyaf teimladwy, y llaw o gyfeillgarwch a estynwyd tuas; 
ŵt ein Talaeth ieuanc, gan y Llywodraeth Gyffredinol. Wedi 
dyfod i’r lle hwn megys ag y daeth dinasyddion Deseret, heb fodd 
i fywiolaethu, oddigerth llafur eu dwylaw, mewn gwlad anial, yn 
cael ei hamgylchynu gan anwariaid, ymosodiadau pa rai sydd 
wedi achosi llawer rhyfel gyrch blinedig a chostfawr ; bydd i’r 
cynnorthwy a roddir gan ein mam wlad, trwy gyfrwngy corffoliad 
tiriogaethol sydd yn agos, gael ei ddyledus gydnabod ; ac o hyn all- 
an, byddwn yn taer obeithio y caiff y teimladau mwyaf cyfeillgar 
eu meithrin yn wresog rhwng amrywiol Daleithiau a Thiriogaethau 
y genedl fawr hon, siarter cyfansoddiadol yr hon nis gellir rhagori 
arni. 

Y mae Prif-lywyddiaeth Corwm y Degau a-thrugain wedi bod 
mewn cynnadleddau mynych, y gauaf diweddaf, gyda llywyddion 
eu gwabanolgorwmau, yn chwilio i mewn i sefyllfa eu swyddogion, 
gan dori o’u swyddi bawb a wyddid eu bod wedi dianrhydeddu 
eu galwedigaeth uchel a santaidd, a llanw y bylchau â dynion 
teilwng; hefyd mewn llanw llefydd y rhai hyny a wyddis eu bod 
wedi marw er pan reoleiddiwyd y corwmau yn Nauvoo. Mae 
Corwm yr Archoffeiriaid, a Chorwmau ereill yr Eglwys, wedi bod 
yn cynnal eu cyfarfodydd wythnosol yn y Cynghor-dŷ ynystod 
y gauaf, fel nad yw y tỳ braidd wedi bod yn oer er pan y mae wedi 
dod mor bell yn mlaen ag i gael ei ddefnyddio. 

Yn Ionawr ymwelsom â’r brodyr yn swyddi Davis a Weber, 
a 6efydlasom estynfa © Seion yn ninas Ogden, trwy henodi 
Llywyddiaeth, Uchel Gynghor, ac Esgobion : Loren Farr yw 
llywydd yr estynfa. Penodwyd hefyd swyddogion mewn amryw 
lefydd yn swydd Davis, yn ol fel yr oedd eisieu. 

Darfu i’r Henuriaid Amasa Lyman a Charles C. Rich adael y 
lle hwn yn gynnar yn Mawrth, gydag ereill, y gwersyll yn cyn- 
nwys oddeutu cant a hanner o wageni (rhai o ba rai oeddynt i 
aros a sefydlu eu hunain yn swydd Haiarn), Pr dyben o sefydlu 
sefydliad yn y parth deheuol o California, ddim pellder mawr o 
San Diego, ac yn agos i WillianPs Ranche a’r Cahone Pass r 
rhwng pa lefydd a swydd Haiarn, yr ydym yn bwriadu dechreu 
sefydliadau mor gynted ag y byddo yn bosibl, yr hyn a wna yr 


ÜÜteÖRN SEÍÜÎ7. 


232' 

Henuriad Lyraan ar ei daith, os yn ddichonadwy, fel ag y geîìfsf 
cael llinell barliaus o leoedd cyäeus i deithwyr rhwng y pwynt 
hwn a’r Môr Taweì, yr hon ffordd a ellir ei theithio yn ystod 
raisoedd y gauaf. 

Ar y 19eg o Fawrth, darfu i ni ymweled â’r Saint yn Utah, a 
chorffoli estynfa o Seion yn ninas Pn>vo, trwy benodi Isaao 
Higbee yn Llywydd, ynghyd â chyngorwyr iddo, Uchel Gynghor, 
ac Esgobion. — Ar y 24ain, ymwelsom â gwer9yll yr Henuriaid 
Lyman a Rich, yn Payson, a gwelsom hwynt wedi rheoleiddo eu 
hunain yn barod i ymadael. Y mae yr IíenaTiad Pace yn 
llywyddu ar y gangen yn Payson, yr liwn sydd yn nghilfach 
Peteetneet. Y mae sefydliadau hefyd yn Pleasant Grove a 
Springville. Gadawsom yr Henuriad P. P. Pratt, ynghyd â’r 
Esgob John Murdock, a’r Henuriad William J. Perkins, John S. 
Woodbury, Bichard 11. Hopkins, Philo B. Wood, Morris Mmor,- 
a Francis A. Hammond, gyda chwmpeini yr Benuriad Lyman, 
ar ei genadiaeth tua’r Môr Tawel. 

Mae ein dinas yn awr yn cael ei hamgau yn btochs , yn lle 
aclranau fel o’r blaen, ac y mae llawer o goed cysgodol yn cael 
eu planu ar gyffmiau y rhodfeydd oehrawl. Mae ysgoîdai wedi 
eu hadeiladu yn y rhan fwyaf o’r adranau yn y ddinas ac allan 
yn y wlad, ac y mae ysgolion wedi eu cynnal ynddynt y gauaf 
diweddaf, ac yr ydym yn dysgwyl yn llawen fod yr amser wedi 
dyfod pan j gall ein plant gyfranogi o fendithion ysgolion cys- 
son a pharhaus yn eu gwahanol adranau. Mae y Fam Ysgoi 
mewn gweithrediad llwyddiannus yn y Cynghordŷ, dan ofal 
athrawaidd y Canghellydd O. Spencer, a’r Rhaglaw W. W. 
Phelps. Dyben yr ysgol hon yw parotoi ei hysgolheigion i 
ddyfod yn atbrawon, ac at ddysgu pawb fyddo â dyrauniad i 
gyrhaedd y cangenau uchaf o ddysgeidiaeth. Golygir i’r fam 
Ysgol fod yn agored yn barhaus. 

Hyd yn hyn, mae ymfudwyr California wedi hod yn arferol o 
adael eu cleifion ar ein dwylaw ni, a chost trwra arnynt, ac yn 
ymadael heb rybyddio ; yn troi eu gweddeuau yn rhyddion yu 
ein heolydd, ac yn agos i’n dinas, yr hyn sydd wedi achosi 
dystryw mawr ar gnydau a glaswellt, fel pan fyddai arnom 
eisieu llwyth o wair, yr oedd genym o ddeg i ugain milltir i’w 
ymofyn, a gyru ein henifeiliaid i bellder mwy eilwaitb i bori y 
gauaf dilynyl; eithr oddiar pan ydym wedi sefydlu corfforiad 



~OÎ>GORN SEÍO-N. 


•233 

•â'îîiasol, y raae quarantine wedi cael ei ddwyn i raewn, ac i>i 
chaniateir i un raath o anifeiliaid i grwydro y tu fewn i’r fwrdeis- 
dref, yr hon sydd yn cyrhaedd ryw cbwech neu wyth milltir yn 
ysgwar ; ac wedi i’r tiroedd amgylchynol gael eu hamgen, bydd 
y cyíieusdra yn ein cyraraydogaeth uniongyrchol ni, i’r rhai 
îiyny sydd yn teitliio yn dorfeydd, yn fychan yn wir; a chredwn 
y byddai yn fwy cytíeus î’r cyflawnder mawr o deithwyr i’r 
rawngloddiau i fyr^d trwy Fort Hall, neu ryw íFordd yn ogleddol 
j lion, gan yr arbedent iddynt eu huuain y cost a’r attalfa o quar - 
àntine, ac anghytíeusderau ereill yn cyfodi oddiwrth yrasefyd'.iad 
amserol yn agos i ddinas boblog, lle na chaniateir i auifeiiiaid 
redeg yn benrhydd. 

Mewn dysgwyliad ara y cyfnewidiaid yn ein llywodraeth, ae i 
rwyddhau busness, y raae Ymgynnulliad CyfFredinol Deseret 
wedi apwyntio y Llywodraethwr Young yn ddirprwywr, i dderbyn 
yr 20,000 dolars a roddwyd gan y Congress i adeiladu Tý Tal- 
•eithiol yn Nhiriogaeth U.tah, ac i beri fod y cyfryw dŷ i gael ei 
adeiladu yn ddioed ar Union Square, yn y ddinas hon, ychydig yn 
ogledd orllewinol i’r Temple bloch ; ac addoedodd yr Ymgynnull- 
iad sine die dydd Sadwrn diweddaf. Mae Dr. J. M. Bernhisel 
wedi ei benodi gan y Llywydd i ddethol llyfrgell Utah, at yr hyn 
y mae Congress wedi rhoddi 5,000 o ddolars, ac yn ol ein llythyr- 
<on diweddaf, yroedd efe y:a New York yn gwneuthury detholiad. 
Mae Dr. Bernhisel wedi cyhueddi llythyr, yn erfyn ar olygwyr a 
chyhoeddwyr newyddiaduron, cyhoeddiadau, a pharaphletau , a 
llyfrau, ara ddanfon copi o’u cynnyrchiadau i Ddinas y IJyn 
Halen Fawr, er iles llyfrgell Utah. Teiralwn yn llawen i 
hysbysu fod ychydig o newyddiaduron a pharaphletau wedi cyr- 
haedd eisoes,; ac os bydd i .gyfeillion dysgeidiaeth yn gyfTredinol 
wneuthur yr un fath, bydd i ni yn fuan gael ystafell ddarllen 
werlhfawr yn berthynol i lyfrgell Utah, yr hyn a achosa i ferdith- 
ion miloedd i orphwys ar benau y cyfranwyr haelionus. 

Y raae lleshad tnwyaf y Drysorfa Ymfudol Barhaus yn gysson 
yn ein golwg, a dyraunera ddangos pwysfawrogrwydd ei dyben 
i’r Saint, ac erfyn arnynt i ychwanegu at ei thrysorfoydd mewn 
pob dull canraoladwy ; canys wedi y cafFom ni unwaith ffordd 
nniongyrchol wedi ei sefydlu rhwng yma a’r Môr Tawel, bydd y 
trysorfeydd hyny yn dyfod i wasanaethu raewn raodd mwy 
sSeiíhiol na g y gallant dan yr amgylchiadau presennol. Ys 



234 


t'DGORN SEIOW. 


ydym ni yn edrych yn mlaen mewn gobaith nad yw yr amser yn 
mhell, pan y ceir y trosglwyddiad mwyaf cyflyra rhwng y 11«- 
hwn a’r goror gorllewinol. 

Bydd yn ddoethineb i’r Saint Seisneg beidio ymfudo ar hyd y 
ff'ordd arferol trwy y Taleitbiau, ac i fyny ar hyd afon Missouri* 
eithr aros lle y maent hyd oni chlywant oddiwrthym etto ; gan ma® 
©in bwriad yw agor ffordd yn groes i ganolbarth y cyfandir, ger 
Panama, Tehuantepec, neu rai o’r ffyrdd canolbarthol, a’u lànio 
liwy yn San Diego, ac felly arbed tair mil o frlldiroedd odeithio ar 
afonydd trwy hinsawdd a gwlad afiachu9. Bydd i’r Llywydd- 
iaeth yn Liverpool agor pob gohebiaeth dymunol ynghylch yr 
amrywiol ffyrdd, a’r prisiau a’r cyfleusderau, o Liverpool i San- 
Diego, a rhoi mynegrad cynnar, fel, os yn bosibl, y gellir gwneyd 
y parotoiadau anghenrheidiol erbyn ymfudiad yr hydref nesaf. 

Yr ydym ynbwriadu adeiladu muroddiaragylchy Temple Block 
y tyramorhwn, erbyn gosod sylfaen y Deinl y tìwyddyn nesaf,* a 
hyn yr ydym yn sicr o’i gytiawni, os gwna yr holl Saint brofi eu 
hunain mor barod i dalu eu degwm, ac aberthu a chyssegru o’a 
heiddo, agy byddwn ni : os na wna y Saint dalu eu degwm, nia 
gallwn adeiladu, nac ychwaith barotoi at adeiladu; ac os na 
adeiladir Teml, nis gall y Saint dderbyn cynnysgaethiadau ; ac 
os na chant dderbyn cynnysgaethiadau, nis gallant byth gyrhaedd 
yr iachawdwriaeth hwnw ag y dysgwyliant aro dano mor bryderus. 
Cyn belled ag y mae y Saint yn yr unol Daleithiau a Chanada 
yn ewyllysio gweled gwaith Duw yn llwyddo, bydded iddynt 
gyfodi megys un dyn, a dyfod i Deseret, lle y gallant wneuthur 
mwy dros Seion mewn un flwyddyn, nag a allant wneuthur llo 
y maent dros amry w flynyddau* Deweh ar hyd ffordd y Saint 
y tu gogleddol i’r Platte, megys y dangosasom yn ein hepistol 
diweddaf, gan adael y monwentydd ar y tu deheuol Pr Platte i 
adgyfodiad dyfodol. Pe cytunai pawb yn y mudiad hwn, ni 
fuasai achos fod un Sant yn cael ei adael yn y Taleithiau neu 
Canada flwyddyn yn ychwaneg. Y raae byn yn ddoethineb; 
ond os bydd i ehwi barhau dal gafael yn eieh ffermydd, a’ch 
diwygiadau, a’ch eiddo, i’r dyben o wella y prisiau, a gwneuthur 
arian, gellwch ddysgwyl- eisieu cynnorthwy mewn dydd dyfodol> 
pan y bydd yn anhawdd ei gael; ac nid oes achos i’r Saint ddys- 
gwyl amser mwy cyfleus i ymgasglu allan o’r Taleilhiau na’rpre- 
sennol. 


CDGORN SEION. 


23Ó 


Mae yr Indiaid wedi bod yn aflonydd yn eu gweithrediadau y 
gauaf diweddaf, gan yru ymaith yr anifeiliaid i sefydliadau 
pellenig, ond gyda llai o fygwthio bywydau nag o’r blaen, ac yn 
fwy dirgelaidd yn eu difrodiadau. 

Ycbydig iawn o lythyron ydym wedi dderbyn oddiwrth yr 
henuriaid gwasgaredig oddiar ein hepistol diweddaf, er fod mail 
yn rhedeg yn fisol rhwng yma ag Independence, Mo., pan na 
rwystrir ef gan eira, megys y mae wedi bod y rhan fwyaf o’r 
tri mis diweddaf. Mae y Deuddeg Apostol ar wasgar, oddieithr 
Wilford Woodruff ac Ezra T. Benson, y rhai ydynt yn y dyffryn. 
Mae eu llywydd, Orson Hyde, yn sefydlog yn Kanesville, Iowa, a 
dysgwylir iddo ymweled â’r dyffryn yrhaf hwn. Mae P. P. Prattar 
ei ffordd i’r Societya’r Sandwich Islands, a Chili ; maeei genad- 
iaethyncyrhaeddyrholl diroedd yn, ac ar gyffiniau y Môr Tawel. 
Yn ol yr hanesion diweddaraf, yr oedd y gwaith yn llwyddiannus 
iawn yn y Society Isles. Nid ydym wedi clywed oddiwrth y 
genadiaeth yn Sandwich oddiar pan aeth yr Henuriad Hiram 
Clark a’i gymdeithion yno. Meddylir fod Orson Pratt yn y 
Taleitbiau ar ei ffordd i’r dyffryn, lle y bydd mewn cyssylltiad â 
Phrif Athrofa Deseret am dymmor. Yr oedd John Taylor yn 
Boulogne,yn Ffrainc, pan glywsom ddiweddaf, yn pregethu, cyf- 
ieithu, a chyhoeddi. Yr oedd Lorenzo Snow, yn ei ymweliad 
à’r Taleithiau Italaidd, wedi ymsefydlu yn Piedmont. Y mae 
Erastus Snow yn Copenhagen, ac y mae’r gwaith ar ei gynnydd 
yn Sweden, Denmarc, Norway, Germani, ac yn y parthau hyny. 
Derbyniasom lythyr oddiwrth y brawd Snow, dyddiedig Copen- 
bagen, Awst 17, 1850. Y mae efe yn cyfieithu Llyfr Mormon. 
— Mae Franhlin D. Richards yn llywyddu ar yr Eglwys yn yr 
Ynysoedd Prydeinig, ac y mae ei swyddfa yn LiverpooL Y mae 
Amasa Lyman a Charles C. Rich, ar eu ffordd i'r Cahone Pass. 
Mae George A. Smith yn llywyddu yn swydd Haiarn. Y mae 
cenadwri y Deuddeg Apostol svdd yn awr ar wasgar at bob cen- 
edl, llwyth, iaith, a phobl,ar wyneb yr holl ddaear ; a pha bryd 
a pha le bynag yr agoro yr Arglwydd ddrws i’w derbyn, bydd 
iddynt wasgaru yr hâd, ac os bydd anghen, gadawant ddynion 
doeth i gasglu y cynauaf, gan gael eu harwain,eu cyfarwyddo, 
a'u cynghori yn eu holl symudiadau gan yr egwyddor o ddad- 
guddiad, a’r Ysbryd Glân yn trigo o’u mewn ; a bydded i Dduw 
Abraham a Joseph eu cynnorthwyo ar eu cenadiaethau, canys yn 



236 


DDGORN SRION. 


wir na chant amser i bregethu i bob cenedl cyn y bydd i bob 
cnawd gael eu taro ag ofn a dycbryn wrth edrych ar y pethau 
ag y mae yr Arglwydd yngbylch eu dwyn oddiauigylch, canys y 
mae drygioni dyn yn fawr o’i flaen Ef, a’r ddaear a bura efe 
â thân. 

Y mae mwy o aöecbyd wedi bod yn y dyfryn y gwanwyn hwn 
nag arferol, ac amryw o farwolaethau, er fod y bobl yn y dyff- 
rynoedd ereill wedi bod yn iach yn gyffredinol. Nis gwyddom 
ni pa beth yw yr achos nad yw y dyffryn hwn mor iachus yn ei 
leoliad a’i nodweddiad ag unrby w un arall ; ond gan mai hwn 
yw y lle y daw y Saint iddo gyntaf, y mae y rhan fwyaf o’r rhai 
egwan yn aros yma, lle y gallant gael cysuron bywyd yn rhwydd- 
ach, tra mae y rhan gryfaf yn myned yn mlaeu i sefydliadau 
newyddach; ac y mae llawer iawn o’r afiechyd yn ein plith yn 
cyfodi oddiwrth hadau afiechyd a marwolaeth ag sydd wedi eu 
hau yn y cyfansoddiad tra yn aros a myned trwy barthau 
twymynol y Taleithiau gorllewinol. Y mae afiechyd yma yn 
gyffredin o fyr barhad, ac yn terfynu yn fuan naill ai 
mewn iechyd neu farwolaetb. Mae teuluoedd yr henuriaid sydd 
ar y cenadiaethau tramor yn mwynhau eu hiechyd arferol yr 
amser hwn. 

Ni ddylai y Saint yn eu hymgasgliad byth anghofio casglu a 
dwyn ganddynt bob matb o hadau,canys dyma y lle iddynt 
dyfu a bod yn ddefnyddiol ; cyflawnder mawr o osage orange , a 
hadau ereill addas at berthi, trwy ba rai y gellir rhedeg gwirs i 
wneuthur clawdd, ydynt yn dra anghenrheidiol yr amser hwn. 
Dygwch yr holl hoelion dellt a shingle a ellwch gael, hefyd 
gwydr, gwirs rhif. 9, cotwin anweithiedig, cotwm nyddedig, peir- 
ianwaith, a phethau anhebgor tŷ. 

Yn nghanol yr holl chwyldroadau ag sydd yn cymraeryd lle 
yn mhlith y cenedloedd, bydded i’r henuriaid o hyd ddilyn cwrs 
diwyrni wrth fod yn ddarostyngedig i’r llywodraeth lle bynag y 
byddont, a chynnal i fyny yr unrhyw yn eu holl esiamplau o 
flaen y Saint, gan beidio ymwneyd dim â chwestiynau politicaidd 
y rliai sydd yn magu amryson, a chofio nad yw arfau eu milwr- 
iaethyn gnawdol, eithryn ysbrydol,ac nad yw yr Efengyl a breg- 
ethant o ddyn, eithr o’r nef ; ac os erlidiant cbwi heb fesur» 
mewn un ddinas, gwlad, neu deyrnas, gadewch y dystiolaeth a 
roddodd yr Iesu i fod yn dyst i’ch Tad yn y nefoeid, eich hûd 



ÜDGORN SEION. 


237 


chwi yn rhydd oddiwrth eu gwaed, a ffowch i ddinasoedd, gwled- 
ydd, neu deyrnasoedd ereill lle y derbyniont chwi ac y credont 
eich tystiolaeth. 

Yn ystod dechreu sessiwn diweddaf Ymgynnulliad Cyffredinol 
Deseret, corffolwyd Eglwys Iesu Grist o Saiut y Dyddiau Diw- 
eddaf yn gorff politicaidd, yn unol ag egwyddorion cyffredinol 
o gydgorffoliaeth, a roddir gan lywodraethau cristionogol i gym- 
deithasau crefyddol, gyda gallu i ddewis ymddiriedolwr ac ym- 
ddiriedolwyr cynnorthwyol i gadw raeddiani, a thrafod achosion 
arianol yr Eglwys, er ei lles a’i hwylusdod ; ac yn ystod y gym- 
manfa gyffredinol bresennol, etholwyd y Llywydd Brigham 
Young yn unfrydol a rheolaidd yn ymddiriedolwr yr eglwys, ac 
Edward Hunter yn ymddiriedolwr cynnorthwyol, $c yn Esgob 
Llywyddol. 

Os agora y ffordd i ryw rai o’r Saint gwasgaredig (heblaw y 
rhai a gynghorasom yn íiaenorol i aros lle y maent) i forio yn 
uniongyrchol i San Diego, yn California, bydded iddynt wneu- 
thur felly, ac oddi yno gallaut weithio eu ffordd i’r sefydliad sydd 
ar gael ei ddechreu gan y brodyr Lyman a Rich yn y gymmyd- 
ogaeth hono, ac oddi yno i’r lle hwn. 

Boed i râs, trugaredd, tangnefedd, a llwyddiant, gael eu hych- 
wanegu i’r holl Saint, yn enw Iesu. Amen. 

Brigham Young, 
Heber C. Eimball, 
WlLLARD IllCHARDS. 

Diuas y Llyn Halen Fawr, Deseret, Ebrill 7, 1851. 


HANES TAITH O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
AM BEDWAR CANT A HANNER O FILLTIROEDD 
I’R DEAU [ODDIWRTH CAPT. D. JONES]. 

[ Parhad o dud. 223 ] 

Dranoeth, wedi teithin trwy wlad hyfryd, yn y prydnawn 
6afem ar gefnen, o ba le gwelem ddyffryn eangach fyth, 
yr hwn sydd tua 15 mynyd o led ar ein cyfer; cyrhaedda i’r 
deau rhwng dwy restr o fynyddau o’r golwg, ac i’r gogledd tuag 
20 mynyd, neu fwy, yna i’r gorllewin ara 100. a hanner hyny o 
led. Wrth ein traed ffrydia tair o springs cryfion o ddwfr gloew> 


238 


UDGORN SEION. 


y rhai a ffurfiant ddigon o ddwfr i droi melinau ac a ddwfrhant 
weirgloddiau yn eu rhediad i lawr i’r afon fawr ag sydd yn 
rhedeg trwy ganol y dyffryn hwn, ar lanau dwyreiniol yr hon 
y mae miloedd o erwau o dir dymunol, etto nid nemawr mewn 
cyferbyniad i’r hyn sydd ar ei hochr orllewinol ; pa le, y 
barnem fod tuag 20 mil o erwau o ddolydd breision a gwastad ; a 
thu cefn i hyny, gymmaint, neu fwy, o dir llafur da, yr hwn a 
gyrhaedda hyd odrau y bryniau gorllewinol, y rhai a godant yn 
raddol ac a orchuddir â chedrwydd, &c. Yn y gorllewin i’r fan 
a ddesgrifiaf yn awr, y mae mynydd go uchel a chribog, yr 
hwn a farnem ei fod o fŵn baiarn cyfoethocaf a’r a welodd un o 
honom ni erioed ; heblaw amry w fathau o fŵn ereill yn y 
gymmydogaelh hono. Ystyriwn y darganfyddiad hwn yn an- 
mhrisiadwy yn y fan hon. Dywedodd rhai o’n cwmni iddynt 
weled glo hefyd gerllaw, eithr ni welais i ddim o hono. Diau 
mai sefyllfa hyfryd a masgnachol iawn yw hon i drefedigaeth. 
Masgnachol, meddaf, o herwydd yr haiarn, &c., mor gyfleu6 a 
helaeth, — yn sefyll tua hanner y ffordd rhwng Dinas y Llyn 
Halen a’r môr Tawel, neu gulfor California. Hyfryd, o herwydd 
bod y wlad yn agor oddiyma i’r deau, a’r hinsawdd yn dymherus, 
a gorweddiad y wlad mor fanteisiol a hardd. Lle odiaeth i 
adeiladu dinas sydd yn ngodrau y bryniau hyn, lle y mae digon- 
edd o danwydd, dwfr, a daear, ac awyr iach i anadlu. Can- 
iatewch i mi am fynyd i ddesgrifio y ddycbymmyg a gynlluniais 
tra yn sefyll yn y fan hon ! Gwelaf yma ddinas hardd yn 
gangen o fynydd Seion, a digon o le i estyn ei chortynau ffordd 
ymyno; — o’i blaen, i’r dwyrain, a’r hwn a arolygo, o hob cwr 
o honi, gwelaf feusydd mawrion yn gwynu i’r cynauaf, eu llon 
berchenogion yn gwenu yn yr olwg arnynt, heb feddwl talu i 
neh na rhent na nemawr dreth am ddim o honynt, eithr pawb yn 
rhydd fwynhau ei wala o’r holl elfenau. Tuhwnt i’r gwyn- 
gnydau hyn, estyna y dolydd breision eu gwyrddlas garpets 
godidog, ar hyd y rhai y chwareua miloedd dirif o ychain, 
gwartheg, a lloi, deadellau defaid, y rhai a lanwant eu crwyn â’r 
brasder hwn mewn byr amser. Er diwallu eu hanghenion, 
rheda yr afon yn araf a hwyrfrydig heibio yr olygfa fawreddig,tra 
ar hyd ei glanau prydferth prancia gyroedd o feirch gyda gwehyriad 
ymffrostgar, dan deimlad o’u hanymddibyniaeth yn y baradwys 
orllewinol hon. Etto ni cheua y darlun nes i’ra weled lluoedd o 



ÜDGORN SEION. 


239 


hîl Gomer, ag sydd yn awr mewn caethiwed a thylodi, eu 
gwragedd a'u plant, yn lle newyn a gormes, yma yn mwynhau 
eu gwala; a’i holl drigolion yn siriol a gwrddaf byd ei heolydd 
hardd a hirion hi. Ond, ust ! digon bellach, fy ewyllys i yw 
hyn, er na ddaw byth efallai i ben ; o’r hyn lleiaf, nid oes yma 
yn awr na thy na thwlc, ond eiddo yr Indiaid, nac anifail, ond a 
a ddygasom yma, ac ambell garw, blaidd, neu gwningen. Ei 
hunig breswylwyr yw ychydig Indiaid o lwyth Pah Utah,y rhai 
a dreiglant dros y wlad heb ganfod ei gwerth na’i rhagoroldeb, 
na dymuno ond fel cadno ei ysglyfaeth. 

Oddiyma aethom i fyny i’r dyffryn deheuol drwy weirgloddiau 
ffrwythlawn, a chroesa6om amryw aberoedd a’i dwfrhant. Y 
trydydd dydd, croesasom afon fach a reda yn groes i’r dyffryn, 
yr hwn erbyn hyn a gulha i tua 7 mynyd o led; gellid yn 
hawdd droi yr aber hon i redeg i’r gogledd, i gymmysgu â dyfr- 
oedd y “ Great Basin,” a chyda hwynt i’r moroedd dwyreiniol 
fìloedd o filltiroedd oddiyma; eithr wedi bod rhwng dau feddwl 
yn hir, penderfyna ẃyro i’r deau, ac yn fuan llyncir hi i grom- 
bil yr afon Rio Yirgin, yr hon ychydig i’r deau a ferwa allan o 
ganol craig anfertb, nes chwyddo at dorau ein ceffylau wrth ei 
chroesi, a gyflyma tua’r deau ychydig, ac a ruthra i ogof o dan 
fynydd o’n golwg, am tua 5 mynyd, ac yna y daw i oleu dydd 
drachefn, gan brysuro i gyfarfod a’i mam, sef y Rio Colorado, 
a chyda hi i gulfor California, yr hyn a brofa ein bod ni yn 
awr wedi pasio y gefnen uchaf o’r cyfandir hwn, ac o ba le y 
mae disgynfa tua’r Môr Tawel. Cyfnewidia yr hinsawdd yn 
awr bob dydd braidd yn fwy tymherus ; dim eira na mynyddau 
eiriawg mwy ond o’n hol ; y dail yn tori allan ar y coed mân 
a’r llysiau; yr oll o ba rai y’nt o rywogaeth arall, tebygcach 
i eiddo y tropics. Mae y ddaearyddiaeth a’r olygfa wedi cyf- 
newid yn hollol hefyd. Yn awr, mae y wlad a’i gwyneb yn 
edrych y ffordd arall, fel pe bai wedi troi drach ei chefn. Ym- 
ddengys fel pe baem yn cyflymu i waered i ryw le ! Mae y 
wlad yn dalpiau a chlogwyni wedi eu chwilfriwio gan ryw beth, 
ac yn estyn yn feinciau i’r deau, o benau pa rai neidia gannoedd 
o droedfeddi i ddechreu mainc arall. Ar y creigiau amrywiog 
hyn, gwelir arwydd-luniau o bob math braidd, hieroglyphiecs , 
cerfiadau, ynghyd â chof-adeiladau o fawredd a henafiaeth y 
genedl a’u gwnaeth. Copiwyd amryw o honynt; dyweda eiu 


240 


UDGORN SEION. 


doethion, y rliai a ddehonglant rai o honynt, eu bod yn efelychu y 
rhai oedd ar lafnau Llyfr Mormon. Nid allai y brodorion 
hyn, y rhai ydynt o lwyth y Pah Utahs, ac yn gwibio hyd y 
wlad heb sefydlu, adeiladu na llafurio, meddu drylliau, na gwisg- 
oedd ond o grwyn cwningod, roddi i ni ddim eglurhad o honynt, 
ond mai yno y gwelsant hwy hwynt. 

Mae yn amlwg ei bod yn Wanwyn yn y wlad hon, er nad yw 
ond dechreu Ionawr gyda ni. Y mae y wlad oll, nid yn unig y 
gwaelodion, ond y bryniau, yn llaid gwyllt, fel ag y mae braidd 
yn anmhosibl teithio. Mae pawb yn gorfod ei throediu lii yn 
yn awr, o herwydd bod y ceffylau yn suddo ; y mae y mulod, 
er eu holl gywreinrwydd i geisio sengu ar geryg, yn suddo hyd 
eu torau, ac yn methu codi,fel yr y’m yn gorfod tynueu llwythau 
i lawr yn aml, weithiau hanner dwsin neu fwy ar unwaitb. Gor 
fodir ni yn awr bob nos i gadw un neu fwy o’r Indiaid yn ein 
gwersyll yn wystl na ddyga y lleill ein hanifeiliaid, &c. Fel hyn 
teithiasom yn anghysurus a blinedig i lawr ar hyd glanau yr 
afon Rio Virgin, yr hon erbyn hyn, a dderbynia aberoedd ereill 
i’w chôl, hyd nea y cyrhaeddasom arllwysiad y Santa Clara 
íddi. Rhuthra yn awr rhwng creigiau uchel a geirwon. Cyfar- 
talwch gweddol o goed ar hyd-ddi, ac ambell lanerch bach 
paradwysaidd, lle y bu yr Indiaid yn planu corn, &c., eithr yn 
rhy gyfyng i drefedigaeth. O herwydd gwaeledd ein hanifeiliaid 
a chyflwr lleidiog y wlad, gorfodwyd ni i gyfnewid ein bwriad 
a’n cwrs, ac oddiyraa dilynasora yr afon olaf a enwyd i'r gor- 
llewin. Yr oeddem wedi bwriadu dilyn yn mlaen i’r deau, hyd 
y Colorado, i chwilio allan y Moquis, &c.; ond o herwydd yr 
hyn a nodwyd, barnasom yn ddoethaf i ddychwelyd. Yu y parthau 
hyn ymgasglai ugeiniau o’r trigolion o’n hamgylch, ac ysgyin- 
nygant eu dannedd weithiau yn hyll. Mynych y gwlawiai ytna 
tra nad oedd genym ddim i’n cysgodi rliagddo, na rhag un niwed 
arall,ond blanhets, neu groen Buffalo, yr hwn a daenem ar y 
ddaear wlyb, ac un arall drosom ; ac aml waith y nos y dihun- 
wn braidd yn nofio mewn dwfr, eithr y gwylwyr a gadwant y 
tân yn fyw yn eu tro, ac felly cadwant y bleiddiaìd duon mawr, 
y panthers, y wild, cats , &c., ymaith, pa rai a sychedent ara ein 
gwaed; etto, nid Uawer gwaeth nâ’r trigolion ar brydiau. Un tro 
cawsora liaws o honynt at eu gilydd, a gwnaetbom ammodau hêdd 
k hwynt, yr hwn a barhaodd o leiaf cyhyd â’r anrhegion a 



ÜDGORN SEîOSf. 


24? 

gaŵsant genytn. Ar ol hyny gwahoddent ni i’w gwlad, eu hod 
hwy wedi clywed llawer o sôn gan Indiaid ereill ara y “ Mor- 
mons,” raai pohl dda ydynt, ag sydd am eu dysgu hwy yn 
ffyrdd a chelfyddydau eu tadau. Ni welsom fenyw na phlentyn 
yn eu plith hwy oll ; a dywedent fod y frech goch wedi eu 
hysgubo hwy oll ymaith. Ai gwir hyn, ynte gau ? gwaeth a 
ddywedir ara danynt, yr hyn ni wyddis ; eithr nid wyf yn 
meddwl yr ystyrient nemawr ddim yn rhy warthus i’w gyflawni 
Yn mhen ychydig ddyddiau, cyrhaeddasom y ffordd ag sydd yn 
arwain i California, ar hyd yr hon dychwelasom yn ol dros Rim 
y Basin, ar hyd y dyffryn a nodais o’r hlaen, ara tua 60 mynyd, 
lle y cyfarfuom araryw ymfudwj'r yn rayned tua gwlad yr aur. 
Gwelera lawnder o fwn haiarn ar hyd ochrau y ffordd, ac o’r 
diwedd gwersyllasom wrth odrau y mynydd haiarn rhag-gryb- 
Wylledig. Dranoeth, aeth P. P. Pratt a minnau yn gyflymach 
na'r lleilî, a chyrhaeddasom ein wageni yn y Llyn Halen Fach 
erbyn canol y nos, wedi blino, a chael ysgyrraish go galed gyda 
danneddog dylwyth y coedwigoedd hyn. Pawb yn iach, ac yn 
llawen iawn ein gweled ; derbyniwyd ni gyda thwrf magnelau, 
drylliau, hurrahs a hosannas , &c. Ni bu nemawr gysgu hyd y 
boreu, ond cyfnewid hanesion a newyddion, a gwledda. 

(I’w barliau.) 


CYMMANFA GYFFREDINOL NEILLDUOL. 

(O'r “ Millennial Star.”) 

CrNNALiwrn Cymraanfa Gyffredinol Neiîlduol, yn Nghapel y 
Saint, Whitechapel, Llundain, ar y 3ydd o Fehefin, J851,pan 
yr oedd yn bresenuol bedwar o’r Deuddeg, cynghorwyr Llywydd- 
iaeth yr Ynysoedd Prydeinig, Llywydd a chynghorwyr Tywysog- 
aeth Cymru, a thri ar hugain o Lywyddion Cynnadleddau, 
Cymmerwyd dan ystyriaeth y priodoldeb o gymmeryd Cynnad- 
ledd y Channel lslands ymaith o Lywyddiaeth yr Ynysoedd 
Prydeinig, a’i huno â’r Genadiaeth yn Ffrainc. 

Trwy annogaeth y Llywydd F. D. Richards i amlygu ei feddwl 
ar y peth, dymunodd yr Henuriad John Taylor ar iddo fod í'elly, 
ac hysbysodd ei feddwl ynghylch priodoldeb a doethineb y 
cyfryw beth, yn gymmaint ag y gwasanaethai i gryfhau dwylaẁ 
y brodyr Ffrengig, a byddai yn lle cyJleus i gael ao i ddanfon 
allan Henuriaid ag a fyddant i raddau yn adnabyddus o iaith ac 
ymarferiadau y genedl Ffrengig. Lìefarodd hefyd ynghylch 
Llyfr Mormon, yr hwn a ymddangosa yn fuan yn y iaith 



242 


UDGORN SHION. 


Ffrenpig, gan sylwî y buasai llawer o Henuriaid yn ddianimau 
yn cael eu danfon o’r ynys hon i’r cyfandir i lafurio, ac y byddai 
yn dda iddynt yn gyíFredinol i fynu y cyfieithad Ffrengig, a’i 
ddarllen yn ddiwyd, raewn cyssylltiad â chopi Seisnig, ac felly 
cyrhaedd adnabyddiaeth o’r Ffrengaeg. Pe teimlai yr Hen- 
uriaid i wneuthur hyn, byddai yn gynnorthwy i dalu yn ol y 
swm a fenthyciwyd er cyhoeddi v gwaith. Hysbysodd yr Hen- 
nriad Taylor ei gynllun er cylioeddi cyhoeddiad misol yn Paris, 
y rhifyn cyntaf o ba un oedd ar werth. 

Ar ol rhai sylwadau yn mhellach gan yr Henuriad Taylor ac 
ereill, cynnygiwyd, eiliwyd, a chariwyd yn unfrydol, fod Cyn- 
nadledd y Channel Islands i’w thynu o'r Llywyddiaeth dros yr 
Ynysoedd Prydeinig, a’i huno â Llywyddiaeth yr Eglwys yn 
Ffrainc. 

Wedi dangos sefyllfa a’r olygfa ar y gwaith yn Dublin, gan 
yr Henuriad Edward Sutherland, cynnygiwyd, eiliwyd, a char- 
iwyd yn unfrydol, fod yr Henuriaid Sutherland a Hayes i barhau 
yn ngwaith yr Efengyl yn Dublin, a galw y cyfryw ddynion 
ffyddlawn a allant gael yno i’w cynnorthwyo yn yr unrhyw. 

Treuliwyd yr holl ddydd yn y modd mwyaf pleserus ac 
adeiladol, trwy roddi addysgiadau ar wahanol bynciau dydd- 
oraw), gan wahanol aelodau o’r Deuddeg, ac ereill ag oedd yn 
bresennol. 

Terfynwyd gwaith dydd a gofir am dano yn hir, yn vr hwyr, 
trwy ganu “ When shall we all meet again,” a thrwy weddi gan 
yr Henuriad Jobn Taylor. 

F. D. Richards, Llywydd. 

J. F. Bell, Ysgrifenydd dros dro. 


AT YR EGLWYSI. 

14, Castle St., Merthyr Tydfil, Gorph. 15, 1851. 

Mr. Golygydd, — Y mae genyf ychydig o gynghorion i’w rhoddi 
i’r llywyddion yn gyffredinol; os cewch chwi le iddynt tu fewn i 
“ Udgorn Seion,” gwnaf floeddio rhyw bethau a fydd yn lles 
i’r cynnadleddau, canghenau, a’r Saint oll. 

Darfu i ni yma gynnal Cymmanfa ar y 6fed o’r mis hwn, a 
danfon deunaw o genadon i fyned i’w taith heb na ffon nac 
ysgrepan ; ac yr wyf yn meddwl fod y diweddaf o honynt wedi 
myned i ffwrdd heddyw ; a bydded i’r Duw grasol eu bendithio 
hwy. Y maent wedi caei eu danfon allan i brofi y byd, ao i 
sefydlu cangenau newyddion yn eu plith,beb un cynnorthwy gan 
un gangen, ond i gael eu bwyd, eu dillad, a’u lletty gan y byd, 
oddieithr fod amgylchiadau yn caniatâu. Ac yn awr, Lywyddion 
Cynnadleddau a Changenau, er mwyn profi y byd yn gyfreithlawn, 
rhwystrwch y rhai hyn i ymweled â’ch cangenau, nac i gael un 
cynnorthwy mewn un dull, oddieithr llyfrau; os bydd y cang- 


UDGORN SEION. 


243 


enau mor garedig â’u cynuorthwyo hwy ag ychydig lyfrau, bydd 
hyny yn dda. Yr achos na fuasai mwy o gangenau wedi eu 
sefydlu trwy y wlad yw, am nad oedd y brodyr ddim yn myned 
allan yn gyfreithlawn; yr oeddynt yn rayned agarian gyda hwy, 
neu yr oeddynt yn pwyso ar y cangenau o’u hamgylch. Mae 
hawl gan y cénadon hyn i dderbyn arian gan y byd, ac y maent 
yn sicr o’u cael trwy ffydd ; canys Duw sydd yn eirwir, y mae yn 
addaw rhoddi bwyd, dillad, a lletty, ac arian hefyd, pan y bydd 
eu hanghen, ynghyd â phob peth a fydd yn anghenrheidiol i’r 
rhai hyny sydd yn cadw yu ffyddlon ei orchymynion Ef. Ac y 
mae Ysbryd Duw yn y fynyd hon, trwof fi, yn addaw y pethau 
uchod. Y mae llawer o demtasiynau i ddyfod i gyfarfod â’r 
brodyr hyn ; ond er cymmaint a ddaw, y raae Duw o’u plaid 
hwy, ac efe a’u llwydda hwy. Ac yn awr, frodyr, bydded i 
chwithau yn eich Cynnadleddau fod à chymmaint â hyn o awydd 
ynoch i achub y miloedd eneidiau sydd yn y wlad, a chwilio 
allan am ddynion da sydd â’u hamgylchiadau yn caniatâu iddynt 
i fyued allan, a bydded i chwi eu danfon hwy allan i’r trefydd, 
pentrefydd, a’r wìad oddiamgylch, i sefydlu Cangenau. Nac 
ofnwch oifeiriadon, pregethwyr, nac un dosbarth o ddynion ; ewch 
i’r cynnulleidfaoedd, ac i’r synagogau, a phregethwch iddynt yr 
Efengyl hon, er tystiolaeth am y deyrnas, a hyny trwy allu yr 
Ysbryd Glâu, fel y galloch fod yn rhydd oddiwrthynt yn y farn 
sydd iddyfod; canys fe gaiff pawb eu barnu yn ol yr efengyl 
hon. Ac yn awr, frodyr, ewch yn mlaen a chasglwch ferch Seion, 
íel y gellir ei chludo hi tua thref, dros y moroedd, i Fynydd- 
oedd Ephraim, i adeiladu dinasoedd a themlau gwych, a phlanu 
ei gwinllanoedd, gwisgo ei gwisg phriodasol; canys y mae ei 
Phriod-fab y» dyfod, ac yn marchogaeth ar gymylau y nef, a 
myrdd o’i Saint gydag ef: felly y byddo. Amen. 

Y mae genyf un cynghor arall i’w roddi i chwi mewn perthynas 
i’r rhai a elwir yn Saint, neu yn swyddogion, agsydd yn rhy ddiog 
i weithio, ac yn myued oddi amgylch o gangen i gangen, i ganu 
i’r menywod, a thwyllo eu bwyd felly o dŷ i dŷ am fisoedd, ac 
yn dylanwadu arrai llywyddion i wneuthur casgliadau iddynt trwy 
ddweyd dipyn o hanes iddynt pa fodd y mae pethau yn myned yn 
mlaen yn y Gogledd, sir Aberteifi,sir Gaerfyrddin, ynghyd â sir- 
oedd ereill ; a pha fodd yr oeddynt hwy yn dadleu âphobl, ac yn 
gorchfygu ; ac yna dipyn o ding dong ar y delyn wed’yn; ac 
yna dacw rhyw chwaer ddiniwed yn dyfod i mewn, ac yn rhoi 
gwahoddiad, “ Dewch gyda fi i gael ciniaw “ attaf fìnnau i dê,” 
meddai y llall,’’ “ ac atom minnau i gyfarfod y Saint,” meddai 
rhyw lywydd; ac efe fydd yn eistedd yn nghadair y llywydd, 
ac yn cael ei wneyd yn hysbys — fod yno frawd dyeithr, ac yna 
dacw y Saiut bach yn barod i’w wrando. O ! fel yr wyf yn 
teirnlo dros fy mrodyr a’m chwiorydd, na fyddent yn gwylio yn 
fwy, a pheidio rhoddi derbyniad i neb ond i'r rhai sydd mewn 
awdurdod, neu rai fyddo yn cael caniatâd ar ryw amgylchiadau. 
Unwaith etto, yr ydwyf fi yn eich rhybyddio chwi, lywyddion 



244 


ÜDGORtt SEIOff. 


cynnadleddau, cangenau, a dosparthiadau, i ochelyd rhag y fatíl 
ddynion dichellgar,' ac] na wneloch ganiatâu i ddynion fyw yn 
segur ar gefnau y Saint. Dysgwch y Saint i roddi iddynt bryd o 
íwyd, noswaith o letty, a’u danfon i ffwrdd boreu dranoeth ; 
gwnewch felly, os bydd yn eu meddiant drwyddedi ; ac os na 
wnant liwy adael eu drygioni ar ol, byddwn y neu tori hwy allan 
o’r Eglwys, a gosod eu henwau yn yr Udgorn. 

Ydwyf, eich gostyngedig was, 

Wm. Phillips. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Harddwch svdd flodeuyn a wywa yn fuan ; iechyd a waetb* 
yga, a chryfder a gilia ymaith ; ond diniweidrwydd sydd anfarwol, ! 
ac y mae yn ddedwyddwch mewn hywyd ac yn angeu. Dicbon 
î’r ieuanc farw yn fuan iawn, ond y mae yn anmhosibl i’r ben 
tyw yn hir. Ffrwythau anaddfed a ellir eu tynu ymaith, nen eu 
hysgwyd i lawr ; oud y ffrwythau addfed a syrthiant o honynt eu 
hunain. 

Os na fynwch gael eich tyhied yn ffyliaid gan bobl ereill,na 
fyddwch ddoeth yn eich golwg eich hun ; yr hwn aymddiriedo yn 
ei ddoethineb ei hun,sydd yn cyboeddi ei ffolineb; mae gan y 
gwir ddoeth ddigon o wybodaeth i weled ei ffolineb ei hun. 

Nwydwylltedd sydd fath o dwymyn yn y raeddwl ; gadawa 
ni yn wastad yn llawer mwy gwàn nag y cafodd ni. 

Taliadaü o Orph. 11 hyd Orph. 2*2. — Sir Fynwy, £10 10s; 

Sir Fflint, £2; Sir Gaernarfon, £1 6s ; Sir Feirionydd, £2; I 
Pontytypridd, £l ; Caerdyf, 1 1 s 4c; Georgetown, £3 5s ; Mer- 
thyr, £2 6s; Cefn, 14s 3§c. Cyfanswm, £23 12s7jc. 

“W. T., A r. ,! — Os ydych yn gweled rhyw bethau yn 

groes i’w gilydd yn Llyfr Mormon a’r Athrawiaeth a’r Cyfam- 
modau, gwell i chwi eu nodi i ni, ac yna dichon y sylwn arnynt 
yn yr Udgorn, fel y gallo ereill hefyd gael eu goleuo yn gystal â 
chwithau. 

“ W. W.” — Nis gallwn ddweyd etto pa bryd yr ymfudir nesaf; \ 
rhoddwn wybod morfuan ag y clywom. 

LLYFR MORMON. — Dymunwn ar yr holl Lywyddion a’r 
Dosparthwyr i gasglu enwau at Lyfr Mormon yn ddioed. Daw 
allan yn yr un dull â’r “ Athrawiaeth a’r Cyfammodau ,’ 4 
hyd nes ei gorphenir, am geiniog a dimai y rhifyn. Dichon y 
cynnwysa o 30 i 32 o rifynau. 

ggp Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau ara 
lyfrau, i John Davis , Printer , John’s Street , Georgetoion , Merthyr » 


i. DAVIS, AEGRAFFYDD, ME RTH YR-TYDFI L. 


ÜDGORN SEION, 

NEÜ 

&tvtn }> ^atnt. 


Rhif. 16.] AWST 9, 1851. [Pris 1 g. 


€OFNODAÜ CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWY8 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A gynnaliwyd yn Ninas y Llyn Halen Fairr, yn Deseret , Ebrill 6, 
1851, am ddeg y boreu , y Llywydd Brigham Young yn llywyddu. 

[Allan o’r “Deseret News.”] 

Yn bresennol o’r Brif Lywyddiaeth — Brigham Young, Heher C. 
•Kimball, a Willard Richards. Patriarchiaid — John Smith ac 
Isaac Morley. O’r Deuddeg Apostol — Wilford Woodruff ae 
Ezra T. Benson, Llywyddiaeth y Degau a thrugain — Joseph 
Young, Levi W. Hancock, Zera Pulsipher, Henry Herriman, 
Albert P. Roctwood, Benjamin L. Clapp, a Jedediah M. Grant. 
Llywyddiaeth yr Estynfa — Daniel Spencer, David Fullmer, a 
Willard Snow. Corwm yr Archoffeiriaid — Jobn Young a Rey- 
nolds Cahoon. Uchel Gynghor yr Estynfa. Ysgrifenwyr y 
Gynnadledd — Thomas Bullock a William Clayton. 

Agorwyd y Gymmanfa, achafodd ei gohirio o herwydd gwlaw- 
ogydd trymion, a thô y Cysgotty (Bowery) yn gollwng dwfr. 

Dydd Lhm , Ebriìl 7, deg yn y boreu . — Ar ol gaiw y gymmaufa 
i drefn, cafodd ei hagor trwy ganu, gweddio gan John Young> 
a chanu. 

Gan fod y Lîywydd Young wedi ei luddais gan afiechydj 
hysbysodd y'Llywydd Kimball achosion y gymmanfa, a sylwodd yn 
dra phwrpasol ar ddyledswydd llywyddion y gwahanol gorwmaa 
i roddi cofres o*u gwahanol gorwmau, yn mhob cymmanfa, eì 
Ues hanesydd ac awdurdodau yr Eglwys ; a chyflwynodi 
Brigham Young, fel Llywydd Eglwys Iesu Grist o Saint y 

16 ^CYF. Iíí. 


2 46 


Cdgorn seíon. 


Dyddiau Diweddaf, trwy yr holl fyd, ac Jìefyd' fel prophwyd^ 
gweledydd, a dadguddiwr ; yr hyn a gariwyd yn unfrydol. 

Yna Heber C. Kimball a gydwynwyd fel y cyngborwr cyntaf 
i'r Llywydd Young, a Wilíard Richards fel ei ail gynghofwr; y 
rhai a gynnaliwyd yn y swyddau hyny. 

John Smith a gynnaliwyd fel Patriarch llywyddol i Eglwye 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Willard Richards a gynnaliwyd fel Hanesydd yr Eglwys, & 
Cbofiadur Eglwysig cyflfredinol. 

Orson Hyde a gynnaliwyd fel llywydd ; a Parley P. Prätt, 
Orson Pratt, Wilford Woodruflf, John Taylor, Georgo A. Smith f 
Amasa Lyman, Ezra T. Benson, Charles C. Ricb, Lorenzo 
Snow, Erastus Snow, a Franklin D. Richards, a gynnaliwyd fel 
aelodau o gorwm y Deuddeg Apostol. 

Daniel Spencer a gynnaliwyd fel llywydd yr estynfa hon yn 
Nyflfryn y Llyu Halen Fawr, a David Fullmer a Willard Snow 
fel ei gynghorwyr. 

H. G. Sherwood tí gynnaliWyd fel îlywydd; ac Eleazer Miller, 
John Rerapton, Heraan Hyde, Lewis Abbott, Wm. W. Major s 
Le?i Jackman, Elisha H. Groves, Ira Eldredge, John Yance y 
Edwin D. Woolley, a John Parry, fel aelodau o*r Uchel 
Gynghor. 

John Young a gynnaliwyd fel llywydd corwm yr archoffeiriaid, 
a Reynolds Cahoon a George B. Wallace fel ei gynghorwyr. 

Joseph Young a gynnaliwyd fel prif lywydd; a Levi W. 
Hancock, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Albert P. Rock- 
wood, Benjamîn L. Clapp, a Jedediah M. Grant, fel llywyddion 
corwmau y Degau a thrigain. 

Y Llywydd Kimball a benododd Edward Hunter, i lanw y lle 
a waghawyd trwy farwolaeth Newel K. Whitney, fel esgob 
Hywyddol yn Eglwys lesu Gri9t o Saint y Dyddiau Diweddaf ; 
•ariwyd yn unfrydol. 

John Nebeker a gynnaliwyd fel llywydd corwm yr henurlaid, » 
James H. Smith, ac Aaron Sceva fel eî gynghorwyr. 

Joseph Harker a gynnaliwyd fel llywydd corwm yr offeiriaid. 
(Y mae ei gynghorwyr ef wedi gadael yr estynfahon, ac nid yw 
yntau yn barod i enwi cyngborwyr newyddion.) 

McGee Harris a gynnaliwyd fel llywydd corwm y dysgawdwyrr 
» John Yance a Ueuben Perkius fel ei gynghorwyr. 


ÜDGÖRN SEÎON. 


347 


Uan fod llywyddiaeth corwm y diaconiaid wedi cael eu symud 
ì gorwmau ereill, ni weithredwyd dim mewn perthynas i’w 
swyddogion. 

Gan fod rhai o’r esgobion wedi symud i’r sefydliadau deheuol, 
«yunygiwyd Nathaniel V. Joncs i fod yn esgob y bymthegfed 
adran ; cariwyd. 

Abraham Hoagland, esgob y bedwerydd adran ar ddeg ; Reuben 
Miller, adran Mill Creek; Abraham O. Smoot, adran Big Cotton- 
wood ; Ezekiel Lee, sefydliad Holladay; Peter McCue, adran 
gyntaf; a Joseph C. Kingsbury, adran ail. 

Y Llwydd Kimball a enwodd Brigbam Young i fod yn yra- 
ddiriedolwr i Eglwya Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf ; 
•aTÌwyd yn unfrydol. Ethelwyd yr Esgob Edward Hunter yn 
ymddiriedolwr cynnorthwyol* 

Y cynnyg i adeiladu Teml i enw Arglwydd ein Duw yn Nina« 
y Llyn Halen, a gariwyd gyda bonllef. 

Apwyntiwyd pwyllgor o un, aef Daniel H. Wells, i arolyga 
•deilaeth y Deml, a’r gweithiau cyhoeddus. 

Gweddiwyd gan J, M. Grant. Gohirwyd am awr. 

Dau yn y prydnawn . — Agorwyd y gymmanfa yn ol y gohiriad, 
ar ochr ddeheuol y Cysgotty. Canwyd ; gwcddiwyd gan E. T. 
Benson. Canwyd ; y Llywydd Kimball yn llywyddu. 

Brigham Young a gynnaliwyd fel llywydd y cwmpeini ymfndol 
parhaus at ymgasglu y tlodion, a H. C. Eimball, W. Richards, 
W. Woodruff, O. Hyde, G. A. Smith, E. T. Benson, J. M. Grant, 
D. H. Wells, W. Snow, E. Hunter, D. Spencer, T. Bullock, J< 
Brown, W. Crosby, A. Lyman, C. C. Ricb, L. Young, P. P. Pratt, 
O. Pratt, ac F. D. 'Richards, a gynnaliwyd fel ei gynnorthwywyr. 

J. M. Grant a alwodd am wirfoddolion i fyned i swydd Haiarn, 
*c a ddymunodd ar y personau hyny a benodwyd yr hydref 
diweddaf, i fyned a llanw y penodiad hwnw, 

Anson Call a wnaeth adolygiad byr ar yr hyn a wnaed er 
lefydlu y wlad hono. 

Yna y Llywydd Kimball a alwodd amryw wrth eu henwau, 
pan y cytunodd dau ar bymtheg ar hugain i fyned. 

Dywed E. T. Benson — Darfu ichwi olly boreu hwn bleidleisia 
dros adeiladu Teml; penodasoch bwyllgor i arolygu ygweithia» 
•yhoeddus; yr ydych yn gwybod nasgallant fyned yn y blae» 
heb «iah cynnorthwy chwi; yr ydych yn gwybod mai Saint f 



ÜBGORN 8EIOII. 


%4M 

Dyddiau Diweddaf ydym ni, ac mai nyni yw yr asgwrn « 3 í* 
gewin i wthio y gwaith yn y blaen ; gofynir gan lywyddion a 
chorwmau yn yr Eglwys hon i dalu eu degwm, ac yr ydych yn 
gwybod nad y w hyn wedi ei wneuthur ; yr wyf fi yn ei ystyried 
yn orcbymynedig i’r bobl hyn; y mae rha? dynion a benywod 
wedi gwneyd, a gwnant etto yr oll a allant. Ni ddaw yr eglwy* 
hon i ŷ w hoedran hyd nes y talom ni ein degwm, a byw i fyny i’r 
gorchymynion a roddwyd i ni; yna y byddwn yn rhydd yn wir ? 
«anys efengyl rhyddid yw yr efengyl. Mae llawer o bersonau 
yn gofyn, Pa bryd y cawn ni ychwaneg o ddadguddiadau ? 
Dywedaf wrthych na chawn ragor o ddadguddiadau hyd nes j 
byddom ni fel pobl yn parchu y dadgaddiadau hyny sydd wedî 
eu rhoddi eisoes ; pan wnelom hyny, fe gawn ychwaneg. 

Sylwodd H. C. Eimball — Byddai yn dda genym pe gallera 
barhau y gymmanfa hon dri neu bedwar diwrnod ; ond nis- 
gallwn. Galwodd ef ar bawb i ofalu am eu dyledswydd, yna 
gallu Duw a fydd gyda ni ; ni fydd oín ar y rhai hyny sydd yn 
gwneuthur yn iawn, &c. 

Yn ol cynnygiada wnaed, gohiriwyd hyd y Sul cyntaf (y 7fed) 
yn Medi, 1851. 

Terfynwyd trwy weddi gan Willard Richards. 

Thomas Bdlloce, Ysgrifenydd. 


ATTODION I BUMMED EPISTOL CYFFREDINOL 

Llywyddiaelh 'Eglwys I esu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, * 
Ddinas y Llyn Halen Fawr^ Talaeth Deseret , at y Saint gwas - 
garedig trwy y hyd , yn anerch 

[Allan o’r “Deseret News.”] 

Anwyl Frodyr,— Gan fod rhai pethau wedi dianc ein sylw yn 
ein gohebiaeth am y 7fed o’r mis hwn, yr ydym etto yn cyra- 
meryd ein hysgrifell mewn llaw raewn perthynas i’rsiwgr, triagl, 
a’r mel a fydd yn anghenrheidiol ar ddinasyddion Deseret. 
Mae rhai prawfiadau wneyd eu gwneyd jo fetys yn ngweuthuriad 
triagl a finegr, y rhan fwyaf mewn teuluoedd dirgel, canlyniadau 
neillduol pa rai nid ydyra ni w ? edi clywed manylrwydd yn eu 
cylch ; ond yr ydym wedi dyfod i wybod mewn sicrwydd, gydag 
ychydig o waith, y gall unrhyw deulu sydd yn meddu betyc 
wneuthur eu hunain yn gysurus gyda golwg ar driagl, er nad yw 


UDGORN SEION. 


«ym«dîad ymaith y gas a sylwedd anmherthynol ddim wedi ei 
ddeall mor ddigonol ag i gael triagl mor berffaith ag a ddymnnid. 
Y mae finegr wedi ei wneyd o’r un peth, o ansawdd da. Dyged 
y brodyr yr holl siwgr-felys gwynion a allant gael, erbyn blyn^ 
yddau i ddod. 

Mae y MeÌ8triaid Beach (o St, Louis) a Blair (o Texas) wedi 
■agor seíydliad gweithfaol cyffredinol y gwanwyn hwn,yn hytrach 
yn rhy ddiweddar i siwgr, eithr y maent yn myned yn mlaen 
rnewn gwneutbur triagl a finegr. Dysgwylir y bydd i’r sef- 
ydliad hwn barhau yn ei weithrediadau, ac yn barod at waith 
mwy erbyn dynesiad cynauaf arall ; ond ni fydd yn bosibl i uä 
weithfa i ddiwallu yr boll bethau melys a fydd yn anghenrheid- 
iol ; a pbe gallai rhy w fferyllydd ymarferol a gwneuthurŵr siwgr 
o’r betys, un a fyddo yn ddeall ei orchwyl drwyddo, neu gwmni • 
ddynion, y rhai ydynt yn gyfarwydd yn ngwabanol gangenaù 
y gelfyddyd, ymfudo i’r lle ac agor eu gweithfeydd siwgr, buasai 
yn dda gan ein ffermwyr a’n teuluoedd roddi heibio eu gweith- 
rediadaa teuluaidd, er cael eu diwallu, mewn dctll mwy effeithiol, 
o’r gweithfeydd ; a gofynai yn awr lawer o sefydliadau mawrion 
i ddiwallu y bobl. Dymunwn ar y llywyddiaeth yn Lleogr, 
Ffrainc, a llefydd ereill, i cbwilio allan am wneutburwyr siwgr ag 
ydynt yn llwyr ddeall eu gwaitb, a’u danfon i’r 11© hwn, gyda 
p-hob offerynau anghenrheidiol ag na ellir en cael yma. 

Mae yr amrywiol heidiau gwenyu, a ddygwyd yma o’r 
Taleithiau, yn gwneyd yn dda yn y Dyffryn, a byddai yn 
ddymunol i’r biodyr ddwyn a allant o wenyn ganddynt; canyt 
credir y llwyddant yma ; ac mor bell ag y gellir cynnyrchu mêl, 
y lleiheir yr anghenrbeidrwydd o wneuthur siwgr ; a phe buasai 
digonedd o siwgr, y mae anghen am fêl yn feddyginiaeth, yn gy»- 
tal ag yn foethfwyd. 

Brigham Young, 
Heber C. Kimball, 
Willard Richardí. 

CÎBtai y Llyn Halen Fawr, Deseret, Ebrill 16, 1851. 


SYLWADAU YNGHYLCH YMFUDO, &c. 

Yn mhlith yr amrywiol bynciau dyddorawl a gyramerir dao 
cylw yn Mbumraed Epittol Cyffrediuol y Brif Lywyddiaetb, 



2Ò0 


DDGORN SEION. 


bydd ymfudaeth, yn oî pob tebygolrwydd, yn tyna mtry o fryd y 
Saint Prydeinig nag un pwnc arall. 

Ki fydd i ni ddanfon llongaid o Saint i Nevr Orleans ar y íaf 
• Fedi fel arferol. Er byny, y mae rhai Henuriaid American- 
aidd ag sydd â’u teuluoedd yn aros yn y taleithiau gorllewinol, 
y rhai a fyddant yn myned trwy New Orleans, rywbryd y» 
ystod y gauaf j y mae rhyw ycbydig hefyd, sydd â’u gwyr a’o 
todau wedi myned o’u blaen i ennill modd i ddwyn eu teuluoedd 
atynt i New Orleans, St. Louis, neu Kanesville a'i chymmydog- 
aeth, ag a fyddai yn ddoethineh iddynt i fyned y ífordd hyny. 
ŵwneir arogylchiadau felly yn hysbys i ni gan lywyddion y 
•ynnadleddau, ac yna gwneir parotoiadau er iddyut gael myned 
allan yn yr un llong. Bydded i’r Saint hyny ymholi â llywydd 
•u cynnadledd j ac os bydd rhyw anhawsdra neu ammheuaetb 
yn cyfodi, gwna y llywydd ysgrifenu atom ni. 

Bydd yn dda gan y Saint i gael arddeall fod cwmpeini wedi eì 
reoleiddio er gwneuthur a phuro siwgr o’r bety6, yr hwn a gym- 
mera allan weithwyr, hadau, a’r holl beirianwaitb, offerynau, &c., 
anghenrheidiol er 6efydlu y gwaith yn y dyffrynoedd. Hefyd 
gwmpeini er gwneuthur pob math o waitb gwlan, ag sydd mewcr 
gwasanaeth cyffredin gan ddynion a benywod : mai y cwmpeinì 
hwn yn cymmeryd gydag ef beiriannau o’r gwaith goreu a mwyaf 
diwygiedig, ynghyd â’r blaenoriaid a’r gweithyddion anghen- 
rheidiol tuag at wabanol ddosparthiadau y gwaith. Mae ei 
nifer o weitbwyr wedi ei wneyd i fyny yn barod. Mae y ddau 
gwmpeini wedi eu rheoleiddio â swm ddechreuoi dda,yn nwylaw 
dynion llwyr wybodus o fasgnachjy rhai,yn ddiammau, trwy 
•u medrusrwydd, a sefydlant eu hunain mewn busnes.yr hon yn 
y wlad newydd houo, a ddaw yn íuan i fod y benaf ar y cyf- 
andir hwnw, ac a brawf nid yn unig yn elw raawr i’r perchenog. 
ion a’u betifeddion, ond i’r gwladoldeb anturiaethgar a chynnyddol, 
yn mblith pa rai y rnaent wedi penderfynu bwrw eu coel- 
bren. 

Y mae yn debyg y bydd y cwmnioedd hyn yn myned alltn 
dan gyfarwyddyd un o’r Deuddeg, yr hwn sydd wedi gwneyd 
•i hun yn adnabyddus o’r holl ffordd, trwy ei mynych deithio j a 
thrwy brofiad yr hwn, mae yn diammau, yr arbeda y cwmnioedd 
gannoedd o bunnau o gost, yr hyn a ddygwyddai fel arall ar hyd 
j ffordd hirffaith, ac, raewn manau, trafferthua hon. Tebygol y 


UDGORM *BIGV. 


cyriiwynant ar eu taith ar hyd y ffordd bresennol yn ystod y 
4yramor ymfudol sydd yn dynesu. 

Yr ydym yn gwybod, frodyr, am yr hiraeth sydd yn eich 
ineddyliau, i fyned i’r man lle y gallwch wneuthur rhywbeth i 
lesoli eich hunain, ynghyd ag achos Düw; eithr fe ddywedwn 
ni wrthych, na fyddwch yn rhy awyddus; gadewch i’r ffordd gael 
ei darparu i chwi, fel pan y eychwynoch, y byddoch yn cael eich 
lirio yn mhlith eich brodyr, dan ofal y fath ddynion ffyddlawn o*r 
Deuddeg, ag yw yr Henuriaid Amasa Lyman a Charles C. Rich, 
y rhai a ddysgant i chwi fwriadau Duw, ac a’ch hyfforddant 
ar hyd ffordd y bywyd tragywyddol. Mae yn well o lawer i chwi 
aros yma, o dan eich henuriaid a'ch gweinidogion anwyl, lle y 
geDwch fwynhau doniau a bendithion yr Efengyl ; na myned a 
rhoddi eich nerth i estroniaid, y jhai ni feddant deimlad gyda 
«hwj er adeiladu Teyrnas Dduw, ac efallai, syrlhio tr.wy haint, afeu 
wrthgiliad, Na feddylied neb am fyned i’r taleithiau dwyrein- 
iol,canys llais yr Ysbryd yw, am i’r holl Saint ffoi allan o’r 
parthau hyny a’r ddwy Ganada, gyda phob brys galluadwy. 
Bjdd i’r rhai ffyddlawn yn St. Louis, a’r lleoedd ereill ar yr 
afonydd porllewinol, frysio i’r mynyddoedd mor fuan byth ag y 
caniatao eu hamgylchiadau ; ac yr ydym yn gobeithio, yn ystod 
y tymmor ymfudol dyfodol 4 weled y Saini yn gadael Liverpool 
wrth y llongeidiau i fyned i Sau Diego. Yr ydym wedi bod yn 
gohebiaethu â’r Brif Lywyddiaeth, ac hefyd â swyddogion a 
goruchwylwyr Cwmpeini y Dryöorfa Ymfud6l Barhaus, oddiar 
Chwefror diweddaf ar y pwnc hwn ; ac nid arbedwn unrhyw 
drafferth i hysbysu yrEglwysi, ar dderbyniad unrbyw newydd a 
fydd o bwys iddynt, ynghylch y inater dyddorawl hwn. Mae y 
rhagdaloedd sydd yn ein dwylaw yn ddarostyngedig i gyfarwyddyd 
y rhai a’u talodd, neu i’w defnyddio fel rhagdaloedd iddynt am 
yr amser dyfodol. Nid ydym yn barod i ddweyd, pa un ai heibio 
i Cape Horn, neu dros wddfdir Panama, y caiff yr yrafudiad ei 
^gor i San Diego^ ac nid ydyra ychwaith yn barod i enwi pris y 
cludiad, hyd nes y byddo telerau penderfynol wedi eu gwneyd. 

Yn y cyfamser, bydded pob aelod yn gystal â swyddog yn yr 
Eglwys, yn ddiwyd i gynnorthwyo i raddau belaeth, ledaeniad 
gwybodaeth o’r Efengyl. Yn awr yw yr amser i’r llywyddion 
a’r benuriaid teithiol i helaethu eu trefniadau, er pregethu, a 
jfchaenu y gair argraffedig, tra y mae yn dymmor twymn, agelli* 


UDOORN SEÎON. 


2S2T 

ptegethu allan yn dra effeithiol. Yn awr yw yr amser, tra j 
■aae golygyddion a chyhoeddwyr yn taenu y sôn am enwogrwydd, 
«ynnyddol Teyrnas alluog Duw, yr hon sydd i gynnyddu ne» 
llenwi yr holl ddaear. Bydded i eofndra santaidd, ynghyd à 
Jlai’ieidd-dra a symlrwydd mawr, nodweddu eich holl dystioliaeth- 
au ; gochelwch yn wastadol bob ysbryd amrafael, fel na thristaer 
Ysbryd yr Arglwydd o’ch mynwesau. Na fyddwch yn hunan- 
gyfiawn, megys ag y dywedai rhai gynt, “ Na ddos yn agos i mi, 
•anys yr wyf fi yn santeiddiach na thydi •” ond yn hytrach 
gWDawn ein hunain o ddim cyfrif, gan wneyd daioni i bawh 
ýn ol ein cyfleusdra, fel y gallom^ achub rhai o gyfeiliorrò 
eu ffyrdd. 

F. D. Richardì. 


CYMMANFA NEILLDUOL Y DEGAU A TBRIGAIN. 

[Allan o’r “ Deseret News.’O 

Dtdd Sadwrn, Ionawr 18, 1851, oddeutu hanner awr wedi deg, yr 
eedd cynnulleidfa fawr o’r Degau a thrigain wedi ymgyfar/od yn 
y Cysgotty, pan y rhoddodd y Llywydd Joseph Young anerchiad 
rhagarweiniol, gan ddangos mai dyben yr ymgynnulliad oedd 
edrych i mewn i sefylla y Degau a thrigain; edrych pa faint o 
fylchau oedd yn y corwmau, a’u llanw mor bell ag yr ystyrid yn 
ddoeth ; gofalu am ordeiniadau, — a dyfeisio ffyrdd a moddion at 
fyned yn mlaen ag adeiladu Neuadd Gelfyddydol y Degau a 
thrigain, Yr oedd yn bresenuol o brif lywyddion y Degan 
& thrigain, Joseph Young, Zera Pulzipher, A. P. Rocltwood, B. 
L. Clapp; hefyd o’r Deuddeg, W. Woodruff, E. T. Benson, a 
Ŵ. Richards. Ar ol gweddio gan E. T. Benson, a chanu, galwyà 
ar gant a phedwar o henuriaid, offeiriaid, ac aelodau, ac ordein- 
iwyd hwynt i gorwmau y Degau a thrigain, dan gyfarwyddyd 
y Llywyddion Roctwood a Clapp. Aethwyd trwy yr ordeiniadau 
yn y Tŷ Taleithiol. 

Ar ol oediad o hanner awr, ac i’r gynnulleidfa gael eyfranogi 
o ymborth, ac i’r Llywydd B. Young ddyfod i mewn, anerchwyd 
y dorf gan y Llywydd Zera Pulzipher, W. Woodruff, J. M. 
Grant, a Joseph Young, ar y pwysigrwydd o fod i’r Degau a 
thrigain ofalu am eu gwahanol ddyledswyddau, ynghylch bod 
diwygiad yn mhlith y Saint, a’u bod yn byw fel ag i gael cyâawa 


ÜDGORN SEION. 


253 


der o’r Ysbryd Glân bob amser. Darllenwyd y gofres o enwaa 
]lvwyddion gwahanol gorwmau y Degau a thrigain, pan y cafwyd 
/od pedwar ugain yn y Dyffryn. Rhoddwyd offrymau at Neuadd 
Gelfyddydol y Degau a thrigain, a gohiriwyd y gymmanfa hyd 
amser cynneu canwyllau, pan y cafodd y CysgoUy ei orlenwí. 

Canwyd “ Y boreu ddaeth” gan y côr, a gweddiwyd gan y 
Llywydd Clapp, pan yr anerchwyd y gymmanfa ar amrywiol * 
bynciau gan yr Henuriaid A. P. Rockwood, Milo Andrus, Jeste 
Haven, Alexander Badlam, Joseph Young, Sylvester H. Earl» 
Charles Hubbard, D. D. Hunt, Reuben McBride, J. M. Grant^ 
B. L, Clapp, a*r Llywydd B. Young, mewn dull ysbrydol a 
galluog iawn. 

Dydd Sul, Ion. 19, 1851. — Agorwyd y gymmanfa am ddeg yn 
y boreu, trwy weddi gan yr Henuriad J. M. Grant, a chanu gan 
y côr. 

Daeth pedwar ar hugain o’r henuriaid yn mlaen i dderbyn 
eu hordeiniad i gorwra y Degau a thrigain, y rhai wedi eu 
cymraeradwyo, a aethant i’r Tỳ Taleithiol, ac a addysgwyd gan 
yr Henuriaid Herriman, Pulzipher, a Bullock, ynghylch y cyf- 
rifoldeb ag oedd yn gorphwys arnynt, a gofyniadau yr offeiriad- 
aeth santaidd, ac ordeiniwyd hwynt i’r corwm gan yr Henuriaid 
rulzipher ac Herriroan. 

Ar yr un pryd yr oedd y Saint yn y Cysgotty yn derbyn 
addysg a doethineb oddiwrth y Llywydd B. Young, Heber C. 
Kimball, a P. P. Pratt, ar yr argoelion o ddechreu teml yn y 
dyffryn hwn, er cynnysgaethu yr lioll rai a fyddant yn ffyddlawn 
yn y wenidogaeth, gan ddadganu ar yr un amser na chawsai y 
rhai nad ydynt yn talu i fyny eu degwm y fraint o dderbyn eu 
bendithion ynddo. 

Yr oedd y Saint yn llawn o lawenydd o herwydd yr hyn ag 
oedd wedi ei osod o’u blaen ; ac y mae gwaith diwygiad yn 
rnhlith llawer ag oeddynt wedi bod yn glaiar hyd yn hyn, wedi 
dechreu dangos ei hun eisoes. 

Ar ol oediad o un awr, anerchwyd y gynnulleidfa gan yr Hen- 
uriaid Joseph Young, Lorenzo Young, E. T. Benson, A. Lyman, 
W, Woodruff, ac A. P. Rockwood, ynghylch effeithioldeb gweddi, 
Neuadd Gelfyddydol y Degau a thrugain, &c., pan y cyflwynodd 
T. O. Angel, prif adeiladydd y gweithiau cyhoeddus, gynllun o’r 
crwndy apwyntiedig; ar ol hyny cymmerwyd i fynV achos y 


254 


FDGORN SEION. 


4ynion hjny ag oodd yn ein plith, ac wedi myned, fel y sylwodd 
y Llywydd, yn “ saint gauaf,” a phenderfynwyd fod George 
Lore, Wa6hington Loomis, Phillip George, Henry Schuck, O. 
H. Speed, Joseph Alvord, y weddw Jane M’Carthy, y weddw 
Cook, Cynthia Bevry, Charles Montrose, a Mrs. Emma Day, i’w 
*ori allan o Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, aut 
ymddygiad aunheilwng o gymraeriad Saint. 

[Deallwn ni fod “ saint gauaf” yn meddwl y rhai hyny sydd 
wedi eu bedyddio yn unig er mwyn cael y fraint o wasanaethu y 
diafol yn fwy perffaith, tra yn gauafu gyda y saint, neu ladrata 
eu ffordd i’r mwngloddiau. — Gol.] 

Ar ol cael darlith ynghylch Neuadd y Degau a thrigain gan rr 
Henuriad J. M. Grant, gohiriwyd y gymmanfa hyd ddydd Sad- 
wrn, yr 8fed o Chwefror, am 10 y boreu, a therfynwyd trwy 
weddi gan y Llywydd Young. 


HANES TAITH O DDINAS Y LLYN HALEN FAWR, 
AM BEDWAR CANT A HANNER O FILLTIROEDD 
I’R DEAU [ODDIWRTH CAPT. D. JONES]. 

[ Parhad o dud. ‘ 241 .] 

Ion. 10. — Tiriodd y gweddill o’r cwmni, a derbyniwyd hwy yu 
garedig i fwynhau o’r wledd odidog a ddarparasid erbyn yr 
amgylchiad ; oddiamgylch y ford ar y glaswellt, eisteddai tua 
50 o feibion gwrol Seion, mewn undeb a cbariad bob un. Cod- 
wyd yma Liberty Pole t yn tua 50 troedfedd o uchder, yn gofadael 
o sefydliad cyntaf y wlad hon. Cafwyd llawnder o goed e 
amryw fathau yn agenau y mynyddoedd, ceryg calch, plaster oj 
paris, &c. Pellder o Ddinas y Llyn Halen Fawr yw 277f 
mynyd. 

— 14. — Cychwynasom oll tuag adref. Yr ail ddydd gadawsom 
y dyffryn dros restr o fynyddau, a dechreuodd yr eira fwrw, a 
pharhau i fwrw mwy neu lai, hyd yr 20fed. Yo ystod yr 
amser hwn teithiasom hyd heol yr Ymfudwyr, gan mwyaf dros 
fryniau a phantydd caregog, yn fíinedig, weitbiau heb ddwfr, 
ond eira, am ddyddiau, oddieithr tri neu bedwar o ddyffrynoedd 
bychaiu ac anenwog, oddieithr dyffryn y J3eaver , yr hwn 6ydd o 
gryn faintioli a manteisiol at amaethyddiaeth, ac yn yr hwn efallai 


ÜDOOEN SEION. 


isê 

y sefydlir trefedigaeth cyn hir. Amryw ddyddian gorfuwyd »i 
i deithio wrth y cwmpawd, o herwydd fod yr eira mor ddwftt 
ag i guddio yr heol a phob nodau, ac mor niwlog fel ni 
welem nemawr ddim. Yr oedd yr eira erbyn hyn yn ago* i 
lathen o drwch ar y gwastad ; ac ni fuasai neb o honom ffordd 
hyn erioed o’r blaen. Ambell ddiwrnod ni theithiem braidd 6 
mynyd, ac yn gorfod gyrn y ceflfylau ol a blaen i droedio yr 
•ira o flaen yr ychain a’r wageni, olwynion y rhai weithian a 
gleddid yn yr eira. Eglur yw yn awr nad allwn deithio yn hir 
/el hyn, canys y mae porthiant yr anifeiliaid wedi ei gladdn, 
oddieithr blaenau y cedrwydd. Hefyd, nid oe6 genym ymborth 
i aros oll yma hyd y gwanwyn ; a chan y byddai yn sicr y 
lladdai yr Indiaid ein hychain, ac y cymmerent ein hyspail, pe 
y gadawem oll, cydunwyd fod i un ar hugain o honom gychwyn 
ar geflfylau tuag adref, a gadael yr oll a allem o’n hymbortb i’r 
gweddill i aro* yma hyd onid elai yr eira ffwrdd ; ac felly 
•ychwynasom dranoeth, gan adael ein wageni, &c., ar afo» 
yr Helyg. 

Yn awr mewn sobrwydd y dechreuodd ein caledi ! Er ceisi® 
yn galed o foreu hyd yr hwyr, nid allem deithio dros 8 mynyd 
neu 10 mynyd ; yr eira yn lluwchfeydd, weithìau hyd 8 neu 10 
troedfedd o drwch, — heb ddim i’ra fwyta ond bara, yn brin, a 
«hig sycb, a gorwedd yn yr eira y nos, yr hwn erb^’n y boreu 
a’n gorchuddiai yn droedfedd o drwch. Nid gwaethed yr eira 
•r ol y cyfan ag oedd y blinder a’r oerfel, heblaw i fod genyra 
yn agos i gant a hanner o filltiroedd cyn dysgwyl gweled tŷ,na 
neb i’n cynnorthwyo ; a'n ffordd yn awr yn esgyn bob dydd yn 
uwch tua’r nefoedd wen dros restr o fynyddau ysgyrniog. Etto 
ni theimlem ein perygl gymmaint hyd nes i'n lluniaeth brinhau 
i fisgieden fach y dydd, yr hon er hyny a ranwn a’m hanifel 
ffyddlon, yr liwn erbyu byn oedd rhy wan i’m cario, na braidd i 
ddod yn mlaen ei hun. Yr oedd rhai ceffyJau yn rhoi i fyny 
bob dydd, ac yn cael eu gadael ar ol, i drengu yn ddiddadl yn yr 
eira, a’u marchogion yn taflu eu cyfrwyau, dilladau, a phob 
peth a allent hebgor, gan ddilyn ar draed. Un diwrnod, cyn 
cyrhaedd uchder y mynyddoedd, gadawsom chwech o anifeiliaid 
braidd yn ngolwg eu gilydd ; y rbai druain a ragwelent eu perygl, 
ibc a wehyrent ar ein hol tra yn y golwg, yr hyn, yn gymmysg 
®g yagrechiadau y bleiddiaid, &c., oedd, ond miwsic tor-calonua. 



25$ 


UDGO&U 8EIOH. 


Yn rahlith ereill, ffaelodd un o’m ceffylau innau. Máwr oedd 
ein llawenydd pan y cyrbaeddasom afon Seviere, eithr cyn hyn 
yr oeddwn i ac amryw ereill yn ddall o herwydd yr eira, ereill 
wedi rhewi eu traed, a rbaí eu dwylaw fwy neu lai, pa rai a 
arweinid ar y ceffylau a allai eu cario. 

Wedi cyrhaedd o honom o fewn 50 myuyd i drefedigaeth Utah, 
a’r noson hono cofir yn hir, canys bwytasom y briwfwyd olaf; 
ac hefyd arddododd P. P. Pratt ac ereill ddwylaw arnaf, ac mi a 
welai8 y goleu dydd cyntaf yma ar a welais er’s dyddiau ! O’r 
fath lawenydd a barodd hyn a diolchgarwch ! Dranoeth cych- 
wynodd P. P. Pratt, a brawd arall, ar y ddau farch cryfaf i’n 
rhagflaenu, ac i anfon cymhorth i ni ; dilyuasom ninnau oreu a 
allem ar eu hol ; ac er y dyoddefem lawer, etto yr oedd ein cwpan 
yn cael ei felyso gan obaith cryf y caffem ddiwedd ar ein taith 
cyn trengu. Y pedwerydd dydd wedi hyn, a’r boreu cyn cyr- 
haedd Utali, cwrddasom ddau frawd yn dwyn ymborth o Utah 
i’n cyfarfod. Ni raid i’m ddweyd mor dda oedd ei weled, pa hyd 
y buom cyn agoryd eu ffetanau, na pha faint a fwytasom cyn 
codi ! Ond dywedaf i ni oll gael ein gwala a gweddill am y 
tro cyntaf er’s talm ; a’r noson hono cyrhaeddasom dref Utah, a 
derbyniwyd ni yn roesawus. Cysgais mewn gwely unwaith etto ! 
Dranoeth aethom o Utah, oddieitbr y rhai y rhewodd eu traed fel 
na allent deithio, a’r ail ddydd cyrhaeddasom Ddinas y Llyn 
Halen Fawr yn ol; a chefais fy nheulu a’r Cymry oll yn iach. 
Felly diweddodd y daith hynod hon, lieb i neb o honom golli 
ein bywydau. Tiriodd y gweddill o’r cwmni yma yn mis Mai. 
Galarus oedd genyf nad allem gyflawni holl amcanion yr orym- 
daith y tro hwn ; etto credaf y cwblheir hyny cyn hir. Amser 
a ddeugys pa ddaioni a achosa yr ymchwiliad hyu; y cyffelyb, 
ni themtiai arian fi i’w dyoddef etto, lieblaw ei bod hi wedi 
costio i mi fy hun tua 300 o ddolars. Erbyn i mi ddychwelyd, 
yr oedd amryw o’m hanifeiliaid wedi trengu ynia o herwydd 
oerfel y gauaf, yr hwn oedd tuhwnt i ddim a’r a deimlwyd cynt 
nac a ddysgwyliwyd. 

Cefais, gan amryw o’r mynyddwyr a’r Indiaid, amryw hanes- 
ion am fodoldeb cenedl o fobl wynion a gwaraidd a wladychent 
vn y deau. Cyduna eu hanesion o barthed i’w lleoldeb, &c., a 
Bicrha rhai mai Cymraeg a siaradaut; oes, y mae gormod ®’r 
cyfryw hanesion, o gynnifer o wahanol fanau, personau, ac amser- 


tJDGORN SBIOIC. 


257 


oçdd, feollol anadnabyddus i’w gilydd, — i adael ammheuaeth yn 
fy meddwl i ara fodoldeb gweddillion y Madociaid. Yn mhlith 
ereill, dywedodd y Llywydd B. Young wrthyf ei fod ef wedi cael 
hollol foddlonrwydd gan ddyn o gymraeriad da er pan y mae yma, 
i fod y 4 cyfryw genedl yn cyfanneddu ar lanau y Colorado. 
Dywedai y gwr hwn iddo ymweled â hwy, a rhoddes y cyfFelyb 
ddesgrifiad o honynt ag a roddwyd eisoes gan Mr. Ward ; ac ei 
fod ef yn deall digon o’r iaith Gymraeg yn unig i wybod mai 
Cymraeg a siaradent hwy. Ychwanegodd fod hen lyfrau mawr- 
ion yn eu plith, pa rai er nad allent eu darllen, a barchent yn 
fawr ac a gadwent yn ofalus, gyda dysgwyliad yn ol eu traddod- 
iadau, fod yr amser ar wawrio pan y daw rhyw un o wlad eu 
tadau ag a'u dysga hwynt i’w deall a’u darllen etto ! 

Dichon fod yr hanesion a gefais yn anghywir i raddau ; ni 
ddysgwyliaf lai, eithr eu bod oll yn ddychyraraygion hollol 
ddisail, meddaf etto, nid allaf gredu, yn enwedig pan eu cyssylit- 
af â’r hanesion a geir yn nghroniclau Cymru am ymadawiad r 
fath un â Madoc ab Gwynedd o Gymru yr ail waith i’r America 
gyda deg o longau yn llwythog o ymfudwyr, — y traddodiadau a 
gafwyd yn mhlith brodorion henaf y taleithiau, M fod dynion 
gwynion wedi tirio ar ororau eu gwlad, ac wedi esgyn yr afon 
Taunton yn Massachusetts, mewn deg o dai nofiadwy, a gorch- 
fygu y brodorion.” Yr hanesion a gefais gan yr “ American An - 
tiquarian Societyj * pa rai a*u dilynasant wrth adfeiliadau eu 
celfyddydau, eu tai, &c:, hyd lanau y Llynoedd, ac oddiyno hyd 
ie Falls of Ohio ,” yn mha fan, ebe Mr. Josiah Prie3t, eu llywydd, 
y cafwyd ychydig flynyddau yn ol, amryw gyrff wedi eu claddu, 
a*u bod yn parhau yn y fath gyflwr o anllygredigaeth, fel y can- 
fyddwyd yn amlwg eu gwisgoedd rhyfelawg am danynt, eu bod 
yn efelychu y wisg Rufeinig, ac ar un o honynt yr oedd arwydd- 
lun y mor forwyn yn chwarae ar y delyn. Ai gwir fod hyn yn 
ystumau Cymru cyn ymadawiad Madoc nid yw sicr i mi, ond 
meddyliaf i mi ddarllen hyny. Heblaw hyn darllenais mewn 
cyhneddiad a berthyna i’r Wesleyaid yn St. Louis, tl fiod llwyth 
o Indiaid yn cyfanneddu ar yr afon Iroquois, yn Nhalaeth Illinois, 
yn siarad Cymraeg, ac, ddarfod i ddau Gymro ag a oeddynt yn 
ngwasanaeth yr “ American Fur Company,’* wneuthur marsiandi- 
aeth y Cwmni â’r Indiaid yn Gymraeg. Heblaw llawer 
ychwaneg o haneaion diweddarach yn fy meddiant, yr oll a brofant 



!v38 


ÜDGORN 8 EIOS. 


yr un petli i rai ; a dymuniad mwyaf fy enaid er’s mwy na£ 
20 mlynedd, yw eu cael i lygad haul a gwybodaeth o’u cyndadau. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

D. Jonbs. 


ATHRAWIAETH CYTHREULIAID. 

Mae y “ Star, M am Awst l, 1851, yn cynnwys sylwadau o eiddo 
y Llywydd F. D. Richards, mewn perthyna9 i athrawiaeth cyth- 
i'enliaid, a chwennychem i bawb a allo eu darllen, o herwydd nas 
oes lle genym yn yr Udoorn. Gellir deall y rhan fwyaf yn 
nghylch y pwnc hwn drwy gy fieithu y dy fyniad a rydd y brawd Ri- 
«hards, allan o waith y prophwyd Joseph, ar yr un pwnc. Mae 
y dyfyniad fel y canlyn : — 

“ Dywedwch wrth y brodyr, H , ac wrth bawb ereill, nad 

yw yr Arglwydd erioed wedi eu bawdurdodi hwynt i ddweyd y 
eaiff y diafol, neu ei angylion, neu fab y golledigaeth, eu had- 
feryd rywbryd, canys nid yw natur eu tynghed wedl ei dadguddio 
i ddyn — nid yw yn cael ei dadguddio, ac ni chaiff ei dadguddio 
byth, ond i’r rhai hyny a wneir yn gyfranogion ; o ganlyniad, 
y rhai sydd yn dysgu yr athrawiaeth hon, nid oddiwrth Ysbryd 
yr Arglwydd y derbyniasant hi. Gwir a fynegodd y brawd 01iver 
mai athrawiaeth cythreuliaid ydoedd. Yr ydym ni, gan hyny, 
yn gorchymyn na ddysgir yr athrawiaeth hon mwyach yn Seion. 
Yr ydym yn cymraeradwyo penderfyniad yr esgob a’i gynghor, 
yngbylch fod yr athrawiaeth hon yn amddifadu dyn o gymnn- 
4«b .*’ — Times and Seasons , cyf. vi, tud. 801. 


TRIBAN I’R ARWYDD-GEISWYR. 

Pe gwnelwn i arwyddion, 

Er mwyn boddloni dynion, 

Fe gawn ganmoliaeth bryn a bro t 
A llawer o gyfeillion, 

Ond etto, ymresymwn, 

Pe gwnawn, gwas pwy a fyddwn? 

Pa un ai gwas i’r íesu cu, 

Neu wa8 i benaeth annwn? 

Mae rheswm yn fy nysgu, 

îíft fyddwn was i’r Ie«u, f 


ÜOOORN SEION» 


260 


Ond pŵas i’r cyfrwr ddynion hyH 
A fyddwn yn foddloni. 

Wel, pwy yw*r lluoedd cysson 
Ofynant am arwyddion ? 

O ba fuchedd, a pha wlad, 

A phwy yw tad y dynion ? 

Os chwiliwn yr ysgrythyr, 

Cawn weled hyn yn eglur, 

Mai eiddo’r diafol yw eu chwant,— 

A’i blant yw’r arwydd-geiswyr. 

£u buchedd sydd druenus, 

Yn ddrwg a godinebus ; 

Eu trigfa hwy, eu gwlad a’u tre’, 

Fydd uffern, y lle poenus ! 

Wel, wel! ai gwir yw hyna? 

O. ie, gwir ei wala ; 

Ond os anghredi nad gwir yw, 

Dos i air Duw a chwilia. 

Y Oraig-ddu. J. RiCHARDe. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Rhagfarn Seren Gomer. — Wedi darllen ar amlen ‘‘Seren 
Öomer’’ ei bod yn cyhoeddi pob math o Hysbysiadau, a hyny heb 
ẃneyd gwahaniaeth i neb pwy bynag, penderfynasom i ddanfon 
eyfres o Lyfrau Cymraeg y Saint i’w cyhoeddi ynddi. Gwyddem 
mai prif ddyben pob cyhoeddwr Hysbysiadau yw cyhoeddi am 
arian, ac felly yn ddiau y credem am gyhoeddwyr y Seren, Yr 
uedd llyfrau pob sect i’w gweled ar glawr y Seren ýn ddiwaiian- 
iaeth, a hyny o herwydd ei bod yn cael ei thalu. Ond ni wna 
y Seren gyhoeddi Llyfrau y Saint, er talu yn mlaenllaw. Na, ya 
dywed y Parch. D. Ll. Isaac, yn ei lythyr atom, “ni etybi ni ei 
wneuthur,” Dywed y byddai yn dda ganddo ein boddloni, ond 
bì etyb cyhoeddi Llyfrau y Saint yn y Seren. Paham, Mr. Isaac ? 
Ai ofn sydd arnoch i’r wlad eu gweled, ac wedi hyny weled eich 
twyll chwi ? A oes achos i’r Parch. D. Ll. Isaac, ysgolhaig mor 
fawr, ofni cyhoeddi ychydig o íyfrau i’r Saint ? A oes rhy w 
“ dduwies” ganddo mewn perygl, neu ynte ein scomo y mae ? Na, 
nid scorno , canys dywed yr hoffai ein boddio, ond ni etyb i wneyd 
hyny! Mae yn rhaid y byddai crefydd Mr. Isaac mewn perygl 
pe cyhoeddai efe lyfrau y Saint, ac felly gwell peidio ; a chan 
hyny gadawn lonydd iddo yn awrar hyna. 

Lltthyron i’r Dfffrtn. — Hysbyswn y gall ySaint ddanfon 
Hythyron at eu brodyr i Diriogaeth Utah, am swllt yr un, os net 
fyddant dros hanner wns, trwy ragdalu neu fel arall; tra y ma« 
J «ludiad i Dalaeth California yn 2s. 9o« 



UDGORN SEION. 


260 

Taliadaü o Orph. 23 h*d Awst. 7. — Sir Fynwy, £5; 
Sir Frycbeiniog, lOs ; Sir Gaerfyrddin, £11 15s 2c ; Morganwg 
Orllewinol, £6 8s 8c ; Sir Benfro, £1; Llanilltyd, 8s 9c; Ynys* 
gou, 2slc; Pontytypridd, £1 3s 4c; Llanfabon, 18s l§c ; Gog, 
lOs ; Caerdyf, lOs l§c; Georgetown, lôs 3§c ; Mertbyr, £1 13s; 
Pendaren, 8s; Cefn, 15s lOc ; Eglwysnewydd, ls 4c. Cyfanswm, 
£28 19s 6§c. 

u W- T.” — Ymdrecbwn gael lle i’w ateb yn ein nesaf. Mae 
cymmaint o bethau o’r Dyflryn yn croni arnom yn awr, fel na 
allwn hebgor lle i bethau ìlai eu pwys. 

Llyfr Hvmnau Dwbl. — Y mae y ddau lyfr hymnau, wedi 
eu rhwymo yngbyd, yn bresennol ar werth, am ls. 4c. yr un. 
Rhoddir ceiniog a dimai yr un o elw i’r îs-ddosparthwyr. 

LLYFR MORMON- — Yn awr yw yr amser i’r Llywyddion, 
a’r Dosparthwyr, a’r Saint oll, i ymdrechu o blaid gwerthiad. 
Llyfr Mormon yn mysg ein cenedl; byddwch megys un gwr. 
Yr ydym wedi dechru ei gyfieithu, a gweddiwch drosom am bob 
dawn anghenrheidiol at waith mor bwysig. Rhoddwch wybod, 
yn ddifeth , erbyn y 31ain o Awst, pa nifer a dderbynir yn mhob 
man. Nac esgeuluswch hyn. Digon tebyg y daw rhifyn allan 
bob wythnos, er nad ydym wedi addaw hyny bob tro. 

Ath. a Chvf. — Yn mhen pythefnos etto, fe fydd Llyfr 
Athrawiaeth a Chyfammodau yn barod oll. Os danfona yr holl 
ddosparthwyr atom i ddweyd pa rifynau sydd yn eisieu arnynt, 
neu pa rai sydd ganddynt i hebgor, eflTallai y gallwn ni brynu 
rhai a gwerthu rhai ereill, fel y gwneler cymmaint o gyfrolau i 
fyny ag a ellir. 

Mae genym oddeutu cant o Destament y Deuddeg Pa- 
triarch wedi ei gyhoeddi yn llyfr, pris lOc. wedi ei wnio. 

Apwyntiad. — Apwyntiwyd Abednego Jones i lywyddu Cynnad- 
îedd Sir Gaerfyrddin, a Thomas C. Martill a Thomas Jentins yn 
gynghorwyr iddo; a John Fleyd i fod yn henuriad teithiol. 

Dymuna y Llywydd Thos. Pugh i rybyddio y Saint rhag 
derbyn un Thomas Davies,yr hwn a ymadawodd o gangen 
Llansawel, cynnadledd Orllewinol Morganwg, cyn y delo yn ol 
i roddi boddlonrwydd i gynghor Castellnedd. 

PrioDwvd ar y 24ain o Orphenaf, yn eglwys plwyf St. Helier, 
Jersey, gan y Parch. Phil. Filleul, yr Henuriad Henry Evans, 
o Gymru, â Miss A. Browse, o St. Malo, Ffrainc, sef yr un a 
fedyddiodd y brawd Howells. 

Yr ydym yn gorfod gadael llawer o bethau allan o ddiffyg 
lle y tro bwn, y rhai a gyhoeddwn etto. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
îyfrau, i John Davis , Printer , John's Street, Georgetown , Merthyr . 


4. DAVIS, A&6RAFPYDD, MBRTH YR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NEU 

^crnt y> ^aínt. 


Rhif. 17.] AWST 23, 1851. [Pris \g. 


“6 AIR O DDOETHINE B.” 

GAN OLYGYDD Y “ DESERET NEWS.’’ 

Paham nid yw yn ddoethineb i wneuthur ymarferiad cyffredin 
o yfed tê, coffì, neu ddiodydd twymnion o unrhyw fath ? 

Gan nad oes un meddyg, athronydd, neu henuriad, wedi 
rhoddi ateb uniongyrchol i’r gofyniad hlaenorol, yr ydym ni yn 
cyfeirio ein darllenwyr at ddyfyniad allan o bregeth y Llywydd 
Brigham Young, tud. 186, am brawf fod “tê a choffì yn wenwyn 
cwsg-bair, ,, ac y mae hyn yn reswm digonol paham y mae yn 
ddoethineb i beidio eu defnyddio, Rheswm arall yw fod y rhai 
hyny sydd yn defnyddio tê a choffi, yn gyffredin yn eu hyfed 
hwynt yn dwymn. Gan basio heibio, yn awr,bob effaith ddinystr- 
iol a gwenwynig tê a choffi ar y cyfansoddiad dynol, yr ydym yn 
cynnyg ychydig o nodiadau ar y rhan hon o’r Gair o Ddoethinëb, 
yn ei ystyr llythyrenol mwyaf syml, — “diodydd twymnion nid 
ydynt i’r corff na’r bola.” 

Dwfr twymn pur yw y ddiod dwymn fwyaf syml a wyddom 
am dani ; ond gwna hyd y nod hon, pan ei hyfir i’r helaeth- 
rwydd ag y mae y rhan fwyaf y hohl yn gymmeryd o ryw 
fath o wlybwr gyda’u bwyd, laesu, gwanhau, a dirymu holl 
beiriannau y cylla, a rliwystro neu luddias y galluoedd treuliol yn 
eu gweithrediadau anghenrheidiol, wrth barotoi y bwyd i feithrin, 
a sugno y feithriniaeth o’r bwyd ar ol iddo gael ei barotoi felly. 

Y mae effaith dwfr twymn ar y rlian fwyaf o sylweddau 
anifeilaidd yneithaf adnabyddus ; er enghraifft, pan fyddo dernyn 
o groen, lledr, neu gig, yn cael ei ddodi yn, neu ei ddwyn mewn 
çyssylltiad â dwfr twymn, y mae yn dyfod yn hydwy th, a gellir eí 
17 [CYF. III. 



262 


UDGORN SEÍON 


dynu i unrhyw ddull hraidd, ac etto nid oes gallu ganddo i gadtf 
y dull hwnw, hyd nes yr oera drachefn, ac efallai sychu. 

Felly y mae gyda y cylla ac holl beiriannau y cyfansoddiad 
dynol mewn cyssylltîad â’f cylla, pan eu gwlychir â dwfrtẅymn ? 
a phe gallem eu cyrhaedd y pryd hyny gallem eu tynu ar led dros 
bren cyfryw, neu wneuthur cadwyn dynu o honynt, megys ag y 
gwnelem o ddernyno groen neu ledr, ond ni fyddent oun defnydd 
cyn sychu mwy nag y byddai lledr ; ac ni all peiriannau y cylla, 
pan wedi eu llaesu gan ddwfr twymn, gyflawni y dyledswyddau a 
osodwyd arnynt mewn perthynas i ymborth yn gyssylltiedig â’r 
corflf, mwy nag y gall dernyn o groen gwlyb gyflawni dyledswydd- 
au rhaflf dynu ; ac y mae wedi ei ddy wedyd, y gallai dyn â 
rhaffau felly osod ei ychain idynullwytho goed, a gyrunesy 
byddai ei deulu yn rhewi cyn y buasai y llwyth yn dechreu 
symud, o herwydd estyniad y rhaflfau gwlybion ; efelly y gallai 
dyn gymmeryd ymborth i gylla wedi ei laesu gan ddwfr twymn, 
lle yr arosai yr ymborth yn ddigynhyrfiad, hyd nes y dechreuaí 
fraenu, cyn y byddai y peiriannau treuliol wedí oeri ac ymnerthu 
yn ddigonol i symud yr ymborth hwnw i sefyllfa barotoedig 
at feithriniaeth. 

Drachefn, pan fyddo yr Hylifâu a’r gwlybyroedd, y rhai 
ydynt yn arferol o ymgymmysgu â’r ymborth yn y cylla, i 9 t 
dyben o gynnorthwyo yn ei barotôad at feitliriniaelh, neu af 
weithrediad y pibellau sugniadol, yn cael eu gorlifo neu eu 
cymmysgu â rhyw gyflawnder o ddwfr twymn, y maent yn 
myned yn weinion ac aneflfeithiol, ac yn analîuog i gyflawni y 
swydd a benodwyd iddynt; o ganlyniad y mae treuliad yn cael 
ei attal, a rhaíd i’r bwyd barhau i aros yn y cylla i ddysgwyl y 
gweitbrediad o fraenu ; pan y mae dolur pen, aflechyd y cylla, 
anesmwythder, gwasgíad yr holl ddyn, a chlefyd, yn ganlyniadau 
naturiol, yn diweddu yn fynych mewn marwolaeth. 

Gellir dadleu yn rhesymol y gwna cymmeryd llawer o ddwfr' 
oer gydabwyd, wanhau gwlybyroedd y cyfansoddíad yr un fath â 
dwfr twyrnn ; y mae yn eithaf gwirionedd, ond ni wna dwfr oef 
laesu y sugnyddion a gwanhau y pibellau dwfr, fel y dwfrtwymn, 
eithr casglaut í fyny a chariant ymaith y gormodedd dwfr. Y 
mae rhy w gyflawnder cymmedrol yn unig o unrhy w fath o wlybwr 
yn dda i’w gymmeryd gyda bwyd (ond y mae dim yn llawef 
gwell), ac y mae unrhyw gyflawnder yü fwy nag sydd yn anghen- 


UDGOÜN SEION 


263 


l-heìáìol ì effeithio tenender priodol o’r bwyd yn ỳ cylla, yn gym- 
tnaint â hyny yn ormod ; ond, tra y mae dwfr oer yn teneuhau y 
gwlybyroedd yn y cylla, gwna, yn wahanol i’r twymn, gynhyrfu 
peiriannau y Cylla, ac achosi iddynt i weithio yn fwy effeithioi, ar 
ol i’r gormodedd dwfr gael ei gario ymaith ; gan hyny y mae y E 
ddoethineb i fod yn gymmedrol mewn yfed dwfr oer, gydag 
ymborth yn neillduol ; yn gystal ag ymattal rhag yfed diodydd 
twymnion i unrhyw gyflawnder tra mewn sefyllfa iach ? neu fel 
y dywedodd hen apostol, “Byddwch gymmedrol yn mhob peth.” 

Pan fyddo y peiriannau yn cael eu llaesu, a’r gwlybyroedd yn 
cael eu teneuhau gan ddwfr twymn, arosa yr ymborth am dym- 
mor yn diweithrediad yn y cylla, a phan fyddo natur fel hyn yn 
cael ei gormesu, a'i chyfreithiau yn cael eu troseddu, y mae yn 
ceisio dial, ac yn ymdrechu gwthio yr ymborth hwnw o’r cylla 
cyn y byddo wedi ei barotoi i feithrin y corff, ac os llwydda yn eî 
ymdrech y mae chwydiad yn dilyn ; os na lwydda yn ei ymdrechion 
diaigar i daflu yr ymborth i fyny, gwna ei wthio i lawr ; neu os 
bydd unrhyw gyfran wedi ei barotoi er meithriniaeth, mae y 
pibellau sugniadol, y rhai ydynt rai o’r mwyaf tyner a theimladol 
yn y cyfansoddiad dynol, wedi eu llaesu gymmaint gan ddwfr 
twymn fel nad ydynt yn alluog i gyflawnn ei swydd, ac o ganlyn- 
iad, nid yn unig yr ymborth a’r feithriniaeth sydd yn cael eu collì 
gan y bwytawr, ond y mae y cylla a’r holl beiriannau treuliawl 
yn cael eu cynbyrfu, ac i raddau mwy neu lai, yn mynwesu 
ysbryd ymddial tuag at y sylweddau hyny, neu yr ymborth hwnw 
a wthiwyd yn ddiseremoni atynt a thrwyddynt. 

Pe buasai yspwng yn cael ei ddal uwch ben dwfr, a chornel yr 
yspwng yn y dwfr, byddai yr yspwng yn sagno neu dynu y dwfr 
i fyny hyd nes y byddai yn llawn, a phob rhan o’r yspwng yra 
wlyb. Suddwch neu drochwch yr yspwng mewn dwfr, a gwthir y 
dwfr i bob mân-dwll mewn eiiiad, ac holl briodoleddau sugniadol 
yr yspwng a ddinystrir ; yn ystod yr ymsuddiad y mae yn foddedig 
a dìfywyd ; ac os suddir ef mewn dwfr twyrnn, mae yr yspwng í 
raddau mawr yn myned yn ddiweithrediad, gan golli ei alluoedd 
sugniadol. 

Efelly y mae gyda’r pìbellâu sugniadol yn y trefhiant anifeil- 
aidd ; gellir eu boddi, hyd y nod â dwfr oer, ond os boddir hwynt 
mewn dwfr twymn, mae y gwres yn eu gwneyd yn llipa a di- 
ddefnydd ; a thra y byddont yn afos yn y sefyllfa hono, rhaid 1’ r 


264 


UDGORN SEION 


corff, nid yn unig fod heb feithriniaeth, ond yn agored i unrhyçr 
glefyd addaw ar ei draws, ac yn y dull hyny y mae yn dyfod yn 
loches i afiechyd. 

Mae llawer o bobl wedi llygru cymmaint ar eu blys â diodydd 
twymnion, fel y maent yn meddu blys anghymmedrol, yr hwn a 
elwir syched, a phe rhoddent heibio eu diodydd twymnion, ni 
fuasai arnynt eisieu yfed agos cymmaint ag y yfant yn awr, a 
huasai hyn yn ddiwygiad mawr yn y trefniant teuluaidd, ac yn 
tueddu yn fawr at iechyd. 

Yr ydym wedi gochelyd yn ofalus i beidio defnyddio enwau 
celfyddydol, gan ddyraunobod yn ddealladwy i bawb sydd yn caru 
gwirionedd ; ac er y gallai cyfrolau gael eu hysgrifenu ar y pwnc 
hwn,rhaid i’r ychydig nodiadau hyn fod yn ddigon yn bresennoj, i 
ddangos fod ein Tad Nefol yn ofalus fod ei holl weithredoedd er 
daioni, a phan y byddo yn rhoddi gair o ddoethineb i’w blant, y 
mae yn sylfaenedig ar egwyddorion athronyddol pur, ac ni all un 
dyn droseddu yr egwyddorion hyn heb ddyoddef canlyniadau y 
cyfryw droseddiad. 

Gyda pha gyraroaint o ffydd y gall Saint ofyn i’r ffynnonell am 
ychwaneg o ddoethineh, tra yr esgeulusir y doethineb hwnw sydd 
wedi ei wirfoddol roddi yn barod ? A barha rhieni i roddi rhodd- 
ion i’w plant bychain, pan fyddo y plant yn damsang y rhoddion 
hyny dan eu traed, y rhai a dderbyniasant yn flaenorol? neu, a 
fyddai yn ddoethineb i rieni wneuthur felly ? os na fyddai,gyda 
pha yniddiried y ga'il rhieni ofyn i’w Tad hwythau wueuthur 
iddynt hwy yr hyn ni wnelent liwy i eiddo eu huuain ? 


CYNGHORION I’R SAINT. 

Anwyl Frodyr, — Mae yn flawen genyf i gael y cyfleusdra o 
wneyd ewyllys Duw yn hyshys i chwi trwy y cyfrwng hwn. Yû 
yr wyth mlynedd ddiweddaf oddiar pan sefydlwyd yr Eglwys yn 
y Dywysogaetb hon, yr ydyra wedi bod o dau lawer iawn o 
anfanteision ; er ein hod wedi cael llawer iawn o lyfrau aflan ag 
oedd yn dangos egwyddorion cyntaf yr efengyl, ac wedi hod yn 
dra llwyddiannus, a’rEglwys yn mwynhau llawenydd mawr, &c., 
etto yr oedd dau beth neillduol yn ddifl’ygiol, sef yr Athrawiaeth 
a’r Cyfammodau a Llyfr Mormon, yn Gymraeg. Dyna y 
llyfrau cyntaf a ddylasa» ddod allan. Y mae y genedl hon wedi 


UDGORN SEION 


265 


cael cara raawr: ond diolchwn am ei bod hi megys ag y mae 
arnom,a bod yr araser hyfryd wedi gwawrio pan y mae y llyfrau 
da uchod i ddyfod allan yn fuan ; ac ni fydd fawr dros hanner 
blwyddyn cyn y byddant wedi dyfod yn iaith ein genedigaeth. 
Er raai y Saesneg ,fydd y brif iaith am yr araser presenno), trwy 
ba un y mae Duw wedi rhoddi dadguddiadau, ac yn myned i 
roddi etto, perthynol i’w Eglwys yn gyffredinol; o herwydd 
fod Duw wedi dewis yr iaith hono i sefydlu ei Deyrnas ar y 
ddaear, ond nid ydy wefe yn diystyru y lleill ; ac y mae yn ddyled- 
sẅydd ar yr holl Saint i ddysgu Saesneg. Bydd yn rhaid i bob 
cenedl ddyfod i ddeall Saesneg, ond ni fydd eu hieithoedd eu 
hunain yn cael eu diddymu oblegid hyny. 

Ac yn awr, frodyr, ymdrechwch i ddysgu pawb eu dyledswydd. 
Annogwch bob aelod i gymmeryd y llyfrau uchod ; nid yn unig 
fe ddylai pob aelod eu cymraeryd, eithr fe ddyîai y rhieni eu 
cymmeryd i’w plant hefyd. Fe fydd plant yn codi yn erbyn eu 
rhieni, os na fyddant wedi darparu llyfrau ar eu cyfer, fel y 
gallont weled cyfraith yr Arglwydd. O, dadau a mamau yn 
israel, cofiwch hyn, o herwydd yr wyf yn meddwl na cheir amser 
i gael ail argraffiad arnynt; ac am hyny ymdrechwch chŵi sydd 
wedi dechreu cymmeryd yr Athrawiaeth a Chyfammodau i gwbl- 
hau, a’r lleill i anfon am gyfroiau cyfain, y rhai afydd barod yn 
ddioed ; ac ymdrechwch i gasglu enwau at Lyfr Mormon; yr 
ydym yn bwriadu cael 2500 o dderbynwyr. Gwyddoch, frodyr, 
fod cost mawr i ddyfod â llyfr fel hwn allan, heblaw llafur 
caled; ac yna deuwch yn enw yr Arglwydd o’n plaid ni, a 
gweddiwch drosom; y mae arnom gyfrifoldeb mawr, yn wir; ac 
yr ydym yn teimlo mwy o bwys y gwaith hwn bob dydd; a 
bydded i chwithau fod yn yr un teimladau, ac i ddymuno gweled 
gwaith Duw yn myned yn mlaen yn gyflym yn y wlad hon. 
Dywedai rhai o elyuion y gwirionedd y byddai ar ben ar ein 
crefydd ni pan ddeuai Llyfr Mormon allan yn Gymraeg. O, 
ddeillion, dyna pryd y bydd yn marcbogaeth yn gyíiym, ac y 
bydd cegau offeiriadon, pregethwyr, ynghyd â phob Jack yn 
gorfod cau. Y maent wedi cael cynauaf da trwy ddal y llyfr 
hwn yn eu llaw ddeau yn y pwlpudau, gan íioeddio, Twyll, 
Twyll !! &c. A thyma yr amser ar wawrio pryd y caiff ein 
cenedl anwyl y llyfr hwn yn yr iaith Gymraeg ; a chaiff miloedd 
wybod mae yn hwn y mae yr egwyddorion sydd yn dangos eyf- 


266 


ÜDGORN SEION 


lawnder Efengyl Iesu Grist; a thrwyddo daw celwyddau j 
gweinidogion i*r amlwg ; a bydd yn uflern arnynt hwy ar y ddaear, 
pan y bydd yr onest eu calon yn dyfod wrth y miloedd i Eglwys 
Iesu Grist. Gwae chwi, bregethwyr ac offeiriadon, mae yr Ar- 
glwydd yn dyfod i’r maes ic’h herbyn chwi yn fuan ; yr ydych 
wedi codi eich llaw yn erbyn yr Hollalluog Dduw. Deued yr 
onest eu calonau o’ch plith chwi ; yr ydym ni yn eich gwahodd 
«hwi yn enw yr Arglwydd, gan wybod fod dydd ofnadwy wrth y 
drws. Nid yn unig y mae genyf awydd gweled Llyfr Ath- 
rawiaeth a Cbyfammodau a Llyfr Mormon yn dyfod allan yn 
Gymraeg, ond y mae awydd arnaf eu gweled yn dyfod aîlan yn 
mhob iaith, ac fe fyddant hefyd cyn pen ychydig amser. Ac yr 
ydwyf yn bwriadu cael o gwmpas 50 neu 100 o Lyfrau Mormon 
o bob iaith i Gymru, nid yn unig er mwyn cynnorthwyoi gario 
y gwaith yn mlaen, ond y mae genyf bwnc arall mewn golwg, 
sef yrymgasgliad i Seion, lle y cawn drigo, a chael ein dysgu pa 
beth ydyw iawnderau dyn, a’n darparu yn barod erbyn dyfodiad 
yr Arglwydd : ac fe fydd undeb, tangnefedd, a chariad yn 
preswylio yn nghalonau yr holl rai pur o galon. Credwyf pan bydd 
y Saint yn mwynhau y sefyllfa hyny, y bydd yno gymdeithas 
hyfryd rhyngddynt; byddant o ddinas i ddinas, ac o dỳ i dŷ, 
yn mwynhau cysuron; ac yr ydwyf yn dysgwyl y bydd llawer o 
honynt yn ymweled â dinasoedd a thai hen genedl y Cymry, ac 
os na fydd genym Lyfrau Mormon yn y gwahanol ieithoedd, 
megys Saesneg, Ffrengaeg, German, Italian, &c., i osod ger eu 
bron wedi ciniawa, ni fydd y gymdeithas mor felys. Ac yr ydwyf 
yn meddwl y byddwn ninnau, yn ol ein gweifchredoedd, yn cael 
ein gwahodd i ymweled ag ereill, megys Saeson, Ffrancod, a'r 
gwahanol genedloedd ereill ; ac os na fydd gyda hwythau lyfrau 
Cymraeg, megysLlyfr Mormon, &c., mae yn resymol na fyddwn 
ninnau ddim yn teimlo mor ddedwydd. Gan hyny, cynghorwn 
ni y brodyr Seisnig i dderbyn llyfrau Cyraraeg, a’r brodyr Cym- 
reig i dderbyn llyfrau Saesneg, ynghyd â phob iaith arall, cyn 
belled ag y bydd amgylchiadau yn caniatâu. Yr wyf yn terfynu 
yn awr, a bydded i’r llythyr hwn fod o fendith i chwi oll,yw fy 
nhaer ddymuniad. Amen. 

Eich brawd a’ch gwas yn Nghrist, 

Wm. Philups. 

14, Castle St., Merthyr Tydfil, Awst, 14, 1851. 


ÜDGORN SEION. 


267 


Ü.Y. — Y mae Thomas Morgans yn cael ci ryddhau oddiwrth 
<îynnadledd Sir Fôn, a William Sims o Aberdare, i lywyddu yn 
éi le. Y mae William Evans yn cael ei ryddhau o Gynnadledd 
Sir Feirionydd, a William Richards o Rymni i gymmeryd y 
llywyddiaeth yn ei le. Hefyd y mae yr Henuriad Dewi Elfed 
Jones i fod yn henuriad teithiol i bregethu yr Efengyl yn mhob 
man yn nghynnadleddau Deheuol Cymru, o gynnadledd i gyn- 
nadledd, ac o gangen i gangen ; aci gymmeryd ei lywyddu gan y 
îlywyddion. Nid yw ef i lywyddu, ond yn unig pregethu; a 
bydded i Dduw ei fendithio, a’r Saint i gofio am eu deulu yn 
nhref. W. P. 


BEDYDD. 

ÎR ANGHENRHEIDRWYDD O HONO. 

At V Cyfeìllion (Quakers), a'r Unâodiaid , a phawb nad ydynt yn 
credu yr anghenrheidrwydd am Fedydd. 

Hynaws Gyfeillion, — Yr ydych yn ddystaw bob amser yn 
oich cyfarfodydd, hyd nes y caffoch gynhyrfiaá yr ysbryd ; ond 
wedi mwynhau y cynhyrfiad, nid yw un amser yn gynhyrfiol 
am fedyddio neb, na son am fedydd ychwaith : yr wyf wedi 
darllen am Ioan Fedvddiwr,yr liwn oeddynllawn o’r Ysbryd Glân 

0 groth ei fam, ac yr oedd yr Ysbryd hwn yn ei gynhyrfu ef yn 
aml i fedyddio, a chymhell dynion i ymostwng i’w fedydd ef : fe 
orchymynodd Cristhefyd i ddysgu a bedyddio yr holl genedloedd, 
a Mathew, Marc, Luc, ac Ioan a gynhyrfiwyd i grybwyll am 
fedydd : Pedr hefyd ar ddydd y Pentecost, a ddywedodd, “ Edi- 
farhewch, a bedyddîer pob un o honoch er maddeuant pechodau, 1 ’ 
— felly Phillîp, Ananias, a Phaul hefyd, oll o dan gynhyrfiad yr 
un Ysbryd, ac oll wedi son am, a bedyddio mwy neu lai ; ond er 

1 chwi oll gael cynbyrfiad yr ysbryd yn achlysurol, ni chynhyrf- 
iwyd un o honoch i gael eich bedyddio, na son am fedydd ! Y 
mae hyn yn peri i mi feddwl, naill ai fod yr Ysbryd wedi cyfnewid. 
yn ei athrawiaeth, neu nad yr un ysbryd y sydd genych chwi, ag 
oedd ganddynt hwy gynt; ac nid wyf fi braidd yn gallu credu 
fod yr Ysbryd wedi cyfnewid, canys y mae yr ysgrythyr yn dyw- 
edyd fod Duw yn anghyfnewidiol, ac felly wrth gwrs ei Ysbryd 
ŵlân. Gyfeillion anwyl, ystyriwch hyn, ac hefyd fod y& 



2ÖS 


ÖDGORN SEIONf 


ysgrifenedig, “ Yr hwn a gadwo y gyfraith i gyd oll, ac a balio 
mewn un pwnc, y mae efe yn euog o’r cwbl. ,> 

Chwithau, Undodwyr, ydych daer am i bawb gredu mai un 
Duw sydd, ac felly y dywed yr ysgrythyr, “ Un Duw sydd. ,, 
“ Nid oes i ni ond un Duw.** Dywed yr ysgrythyr hefyd mai 
“ Un bedydd ,) sydd, ond yr ydych chwithau (mae’n debyg) yn 
oros heb eich bedyddio, fel Saul gynt, ac y mae yn llawn bryd 
i ni ddywedyd wrtbych, fel y dywedwyd wrtho ef, Cyfodwch, a 
bedyddier pob un o honoch er maddeuant pechodau. Twt, 
meddai aml un, fe gafodd y lleidr ar y groes ei achub heb ei 
fedyddio, a phaham na chawn ninnau? Am achubiaeth ylleidr 
ihaid i ni fod yn ddystaw, canys dystaw ydyw yr ysgrythyr, ond 
os mai ar y groes yr edifarhaodd y lleidr, nid wyf yn tybied y 
caniateid iddo ddisgyn i gael ei fedyddio, pe ewyllysiai; ac os 
felly, anghenrhaid oedd, cyn ei achub, i arall gael ei fedyddio 
drosto, neu yn ei le. Ond beth a feddyliwch chwi am yr ys- 
grythyr sydd yn dywedyd am ddysgu a bedyddio yr holl genedl- 
oedd ? yr ydych chwi yn dysgu pawb (hyd y mae ynoch) i gredu 
mai un Duw sydd ; ond ni chlywais i son am fedydd genych 
etto ! Os nad oes anghen am fedyddio yn gystal a dysgu, y mae 
yr ysgrythyr yn dy wedyd yn ofer ; y mae y gorchymyn, y dyst- 
iolaeth, a’r addewidion oll, yn yr amser dyfodol ; ac felly, os 
oes anghen ara y naill yn awr, paham nad y cwbl oll ? efelly, 
paham y dysgwch mai un Duw sydd, a pheidio yn gwbl â 
bedydd ? Undodwyr anwyl, ystyriwch y dylid bwyta y llyfr oll, 
ac nid rhan. 

Pch cymhell i gredu yr anghenrheidrwydd am fedydd, gofynaf, 
a ydych am gael eich achub? O ydym, medd pawb. Wel, fe 
fwriadodd Duw foddi y byd unwaith, o herwydd drygioni ac 
anufydd-dod ei breswylyddion ; a chyn cyflawni ei amcan, 
gorchymynodd i Noah eu rhybyddio oll, ac adeiladu arch er 
achub yr ufyddion ; ac yn gymmaint a bod y belen ddaearol oll 
yn orchuddiedig â dwfr, fe wel pob dyn ystyriol, na allasai 
neb gael eu haehub heb fyned i’r arch ; hyn oedd cynghor Duw 
iddynt, ymostwng neu ufyddhau iddo ef. A ydyw pawb yn 
addef, na allasai neb gael eu hachub yn yr amgylchiad hwnw, 
heb ufyddhau i Dduw? Ydym bawb. Wei, fe ddywedir yn 
epistol cyntaf Pedr iii, 21, mai, “ Cyflelybiaeth cyfattebol i’r 
hwn (achubiaeth), sydd yr awrhon yn ein hachub ninnau, sef 



T7DG0RN SEION. 


269 


bedydd.” Yr hyu sydd yn gwneuthur yr ail yn gyffelyb 
i’r cyntaf yw, mai dim un dyn na dynes a achubir ond a ufydd- 
hao : ni achubwyd neb ond yr ufyddion gynt, eíelly etto ; yr 
ydych hefyd wrth beidio ymostwng i fedydd yn diystyru cynghor 
Duw, fel y Phariseaid a’r cyfreithwyr gynt, a hyny hefyd yn 
eich erbjn eich hunain! Os ydych am eich achub, rhaid ymos- 
twng i fedydd ; canys trwy fedydd y deuwch i fwynhad o achub- 
iaeth ; efelly, gwelwch fod ymostwng i’r naill, yn dwyn dynion i 
fwynhad y llall. 

Yn awr er profi rheidrwydd am fedydd, galwaf y tystion ger- 
bron ; yn gyntaf angel Duw, nis gwn i beth yw dy enw, ond 
cai lefaru (gwel Actau x, 6), “ Gỳr ara Simon Pedr — efe a 
ddywed i ti beth sydd raid i ti ei wneuthur.” Beth oedd y 
rhaid hyn, debygech chwi, ai bod yn fwy defosiynol, ai ofni mwy 
o Dduw, ai gwneuthur ychwaneg o elusenau i’r tlodion, ai 
gweddio yn amlach, ai credu mewn gweinidogaeth engyl ? 
Nage; dyna arferion cyffredin crefyddwyr yr oes hon, ac ych- 
waneg ; hyn oll a gyflawnodd Cornelius yn fanwl ; beth ! a ydyw 
pawb ag sydd yn cyflawni yr holl bethau daionus uchod, yn 
fyr o fod yn gymmeradwy gyda Duw? Yr oedd Cornelius yn 
fyr, pe na, ni fuasai raid iddo wrth weinidogaeth yr angel, ac ni 
ddywedasai yr angel fod rhaid ; wel, beth oedd y rhaid hyn ? 
Yn ganlynol i wrandaw ar Pedr, ymostwng neu ufyddhau i’r hyn 
a ddywododd ; nid oedd hyn onid ei fedyddio ef, a phawb oedd 
wedi clywed y gair y dydd hwnw yn ei dŷ r . Aros , medd rhywun, 
nid oedd efe weithredydd yn y bedydd, ond goddefydd ; gwir, yn 
y gweinyddiad ; ond efe oedd yn ymostwng neu ufyddhau, hyn 
a ofynwyd ganddo ef, hyn a wnaeth : y mae ymostwng, ac ufydd- 
hau yn berwyddiaid gweithredol ( active verbs). 

“ A wado hyn, aed â hi, 

A gwaded i’r haul godi.” 

Yr ail dyst etto, ydyw Mab Duw (gwel Actau ix, 6), u Dos i* r 
ddinas,ac fe ddy wedir i ti pa beth sydd raid i ti ei wneuthur.” 
Beth oedd y yhaid hyn etto, nid credu nac edifarhau, canys fe 
ofynodd Saul yn fyr, “ Arglwydd, beth a fyni di i mi ei wneuth- 
ur ?” “Dos,” oedd yr ateb, “ ac fe ddywedir i ti beth svdd raid i 
ti ei wneuthur.’’ Nid gweddio, nac ymprydio ychwaith, canys yr 
oedd er ys trydiau yn ddyfal wrth hyn; we), beth oedd raid, 
ynte? Ymostwng i’r byn a ddywedodd Ananias wrtho, liyny 



270 


TDGORN SEION. 


oedd, “ Cyfod, bedyddier di, a golcher ymaith dy bechodau, &c." 
Er fod Saul wedi cael gweledigaeth nefol, yn credu, edifarhau, 
gweddio, acymprydio, etto yr oedd efe yn aros yn ei bechodau ; 
ac yn gymmaint a’i fod ef felly gynt, wrth gwrs y mae pawb felly 
etto, yn aros yn eu pechodau , os ydynt heb eu bedyddio er 
maddeuant, Yn awr, fe welwch fod tystiolaeth yr angel a*r 
Mab yn cyduno y naill a’r llall ; etto, deuaf a thystiolaeth y 
Mab a’i Ilo wrth Nicodemus gerbron i brofi rheidrwydd am 
fedydd. Toan iii, 7. “Na ryfedda ddywedyd o honof hyn 
wrthyt, y mai yn rhaid eich geni chwi drachefn. ,> Geni dyn 
drachefn yn fedyddio ! Ië, adnod ômed, “ Yr Iesu a atebodd ac 
a ddywedodd wrtho, Yn wir, yn wir, meddaf i tí, oddieithr yeni 
dyn o ddwfr ac o’r ysbryd , ni ddichon efe fyned i mewn i deyr- 
nas Dduw.” 

Ai bedyddio mewn dwfr naturiol a feddylir ? lë, y mae yn 
wastraff ar iaith i ddywedyd, â’r ysbryd ac â’r ysbryd, yn sarhad 
ar ein Iachawdwr, ac yn ynfydrwydd o’r mwyaf i gredu y 
fath beth. Gwir fod yr Ysbryd Glân yn cael eu draws-enwi yn 
ddwfr bywiol , yn afonydd o ddwfr bywiol, &c., etto, nid yw dwfr, 
ond traws-enw ar yr Ysbryd ; gweler hefyd fod y dull hwn o 
draws-enwi yn gyffredin yn yr ysgrythyrau. Yn Dad. xvii, 15, 
dywed angel Duw, “y dyfroedd a welaist, — pobloedd a thorfeydd 
ydynt;” felly hefyd y dywedodd yr Iesu, geni o ddwfr, am 
fedyddio â, neu mewn dwfr,* ac os gellir myned i mewni deyrnas 
Dduw, neu eglwys Dduw, neu i’r nef, heb trwy fedydd, y mae 
Crist wedi tyngu yn ofer, ac ar gam ; a phe gellid myned i mewn 
ryw ffordd arall, ni fyddai y cyfryw, yn ol yr ysgrythyr, ond 
lladron ac yspeilwyr: gan hyny, gyfeillion, Undodwyr, a phawb, 
holwch eich hunain, pa un ai gwell rayned i’r nef yn wyr rhydd- 
ion trwy fedydd, neu trwy y ffenestri yn lladron ac yspeilwyr ! 
Y mae pob dyn yn rhydd-ewyllysiwr, ac yn farnydd ar fater ei hun, 
Ac yn awr, yr wyf yn rhyddhau fy hun oddiwrthych, canys 
eglurais i chwi dystiolaethau ereill, ara yr hyn beth yr ydych 
chwi etto heb ystyried yr anghen o hono, a’m tystiolaeth innau 
yw, fod yn rbaid i bob dyn a ewyllysia achub ei enaid i fywyd 
tragywydddol, gredu yn Nghrist, edifarhau ara ei bechodau, 
cael bedydd er maddeuant, ac yna derbyn dawn yr Ysbryd Glân 
trwy arddodiad dwylaw gweision Duw yn awr fel cynt. Y mae 
genyf deimlad tuag atoch, canys fe fum fy hun yn hir yn yr uu 



UDGORN SEION. 


2T1 


rjflwr â rhai o honoch chwi, ond pan gefais oleuni, derbyniais 
ef ; efelly, ystyriwch chwithau hyn o oleuni, a derhyniwch ef 
yn roesawgar. Yr eiddoch yn ffyddlon, 

Graiy Ddu, John Richards. 


AN6HYS0NDERAU YR ATHRAWIAETH A CHYFAM- 
MODAU, LLYFR MORMON, A’R BEIBL. 

AT OLYGYDD “ UDGORN SEION. ,> 

Mr. Gol., — Gan eich hod chwi yn ewyllysio goleuo ereill, a 
rainnau hefyd yn ewyllysio yr un peth, ymdrechaf ddangos trwy 
ysgrifenu atoch, y manau sydd yn ymddangos i mi fel pe byddent 
yn croesi eu gilydd yn Llyfr Mormon a’r Athrawiaeth a Chyfam- 
modau, gystal ag y gallaf : nis gall neb wneuthur yn well nâ’i 
oreu. Yn ol yr hyn ag wyf wedi weled yn yr Athrawiaeth a 
Chyfammodau, tud. 241 a 242 o*r argraffiad Cymraeg, yr wyf 
yn deall fod yr Arglwydd yn meddwl i bawb fod yn gadwedig 
rhyw bryd, oddeithr plant y golledigaeth : ond, os nad wyf yn 
methu deall yr hyn ag wyf wedi ei weled yn Llyfr Mormon (ail 
argaffîad Ewropaidd), tud. 491, y mae rhyw rai tebyg iawn i’r 
crefyddwyr sydd yn bodoli yn yr oes hon, am eu bod yn dweyd nad 
yw yr Arglwydd mwyach yn gweithio trwy ddadguddiadau na 
thrwy brophwydo, &c., i ddyfod yn debyg i fab y golledigaeth. 
Hefyd, yn nhud. 486, mae genym hanes fod Iesu Grist wedi dweyd 
fod dynion ereill sydd yn cael eu hadeiladu ar weithredoedd 
dynion, i gael eu “ tori i lawr a’u taflu i’r tân, o ba le nid oes 
dychweliad. > ’ Rhai tebyg iawn yw y rhai yna, feddyliwn i, i’r 
crefyddwyr sydd yn ein plith, y rhai sydd yn cael eu galw ar 
enwau John Calvin, John Wesley, &c. Yr wyf yn deall wrth 
yr hyn sydd i’w weled yn nhud. 32i,nad oes obaith byth i’r 
hwn a wnelo ddrwg holl ddyddiau ei fywyd i gael trugaredd. 
Nid yw yn dweyd nac yn meddwl, feddyliwn i, y pechod o gablu 
yn erbyn yr Ysbryd Glân. 

Hefyd, os, gwir yw yr hyn sydd i’w weled yn nhud. 58, a 
thud. 177, o Lyfr Mormon, y mae yn anghenrheidiol i mi gredu 
mai y diafol oedd y sarff a dwyllodd Efa, yr hyn beth sydd yn 
anrabosibl i mi os credaf yr hanes y mae Moses wedi ei adael i 
oi yn y rhan gyntaf o lyfr Genesis ; canys dywed efe yno fod 
Duw wedi dweyd wrth y sarff a dwyllodd Efa, “Ar dy dòr y 



272 


UDGORN SEION. 


cerddi, a phridd y ddaear a fwyti, holl ddyddiau dy einioes ac 
y mae yn rhy auhawdd genyf i gredu fod y diafol yn cerdded ar 
ei dòr, ac yn bwyta pridd y ddaear. 

Hefyd, yr wyf yn methu yn glir a deall fod Oîiver Cowdery 
yn ddieuog o’r drwg a sonir am dano yn yr Athrawiaeth a Chyf- 
ammodau, tud. 79, sef tori cyfammod yr offeiriadaeth ; os nad 
oedd efe yn gwneyd hyny trwy fyned o’r Eglwys, ac aros allan 
tuag un ar ddeg o Üynyddoedd, y mae hyn yn beth rbyfedd yn 

fy ngolwg i. Ac hefyd fod , un o’r deuddeg, a i)r. 

, dynion da yn ddiammau, yn yfed tê, os yw Duw yn 

ewyllysio i’w Saint ymwrthod ag ef. 

Yn awr, gan fy mod yu golygu fod Llyfr Mormon a’r Athraw- 
iaeth a Chyfamraodau yn croesi eu gilydd mewn perthynas i 
barhad cosp y dynion sydd tu allau i Eglwys Iesu Grist, dymunaf 
arnoeh,os ydych yn fy ngweled mewn tywyllwch yn y peth hyn, 
geisio rhoddi goleuni ar hyn, ynghyd â’r pethau ereill wyf wedi 
eu nodi. Os gwnewch, teimlaf fy hunan yn ddiolchgar iawn 
i chwi. William Thomas. 

[Mae yr atebion wedi eu hysgrifenn genym, ond nis gallwn 
gael lle iddynt y tro hwn, o herwydd eu meithder ; cant ym- 
ddangos yn y rhifyn nesaf yn ddiffael. — Gol.] 


LLYTHYR O DDINAS MANTI, TIRIOGAETH ÜTAH, 
AT OLYGYDD “ UDGORN SEION.’* 

Anwyl Frawd yn yr Efengyl, — Fy esgusawd dros ysgrifenu 
atocli yw, o herwydd nad oes sicrwydd genyf pa le y mae fy 
rhieni na’m perthynasau yn byw yn awr ; ac os byw hefyd, y 
gallwch chwi eu hysbysu am danaf ; hefyd, ddarfod i mi addaw 
i iawer o gyfeillion hynaws, Saint ac ereill, yr ysgrifenwn oddi- 
yma am y pethau oeddynt yn ammau yna am helyntion ac 
ansawdd y wlad, ei thrigolion, a’r grefydd a broffesir; addawodd 
llawer yna gredu fy nhystiolaeth oddiyma, os tystiwn mai gwir 
yr ymddangosai Mormoniaeth fyth. Er nad doeth eu hoediad 
2iwy i gredu hyd hyny ; etto, ystyriaf yn ddyledswydd arnaf fi 
i gyílawni fy addunedau iddynt; fel gyda eich cenad chwi, i 
roddi lle i hyn yn ngholofnau yr “ Udgorn,” y gallaf obeithio 
etto, er o bell, eu helpu i dori y ddadl ag a oedd yn eu 
meddyliau hwy. 


ÜDGORN SEION. 


273 


0 bartbed i’r wlad yn gyffredinol,yn fyr, canys ni chaniateir 
île i fanylu; gwlad fynyddig yw hon, yn cael eu thori yn 
ddyffrynoedd mwy a llai, brâs a hyfryd, gan restri o fynyddau 
uchel cerygog, coedog, eiriawg, ac oerllyd yr olygfa, yr hyn 
mewn gwrthgyferbyniad i’r dolydd breision, a’r tywydd hafaidd 
ag sydd o amgyich eu godrau, yn ddieithriad a ffurfia olygfa 
fawreddig, 

Ei thrigolion presennol, heblaw y gweddillion o’r ararywiol 
Iwythau o Indiaid ag sydd yn treiglo braidd yn annynol a disylw 
ar hyd ei broydd a’i bryniau, yw y Saint; pa rai, fel minnau, a 
ymfudasant yma o wahanol barthau ybyd; pa rai, heb gym- 
horth yn y byd braidd, ond rhyddid o’r elfenau yn eu cyflwr 
naturiol, a gobaith i’w symbylu, y gallant yma fwynhau y 
rhyddid i addoli eu Duw a warafunwyd iddynt yn mhob parth 
arall o’r byd braidd ; cydiasant megys mewn afiuneiddiwch, ac 
eisoes, nid yn unig y maent yn bobl annibynol ar y byd, ac yn 
meddu llawnder at eu cynnaliaeth o ffrwytb eu llafur eu hunain, 
ond hefyd heddwch a rhyddid ag sydd yn werth llawer. 

Mae ein swyddwyr, gwladol ac eglwvsig, o honora ein hunain, 
a’r cyfreithiau fel y deiliaid yn cael cyfiawnder. Afreidiol 
dweyd fod y trigolion hyn yn grefyddol, canys nid oes dim arall 
yn /ashionable^ llawer llai goddefol yma. Mae yraa bedair o 
ddinasoedd yn cael eu cyflym adeiladu a’u cyfaneddu, rhai yn 
cynnwys eisoes filoedd, a rhai ddegau o filoedd o drigoíion ; a’r 
wlad oddiaragylcb, o ran araaethyddiaeth yn gyffelyb yr olwg i 
Gymru, oddieithr bod y caeau yn frasach, gwastadach, a thipyn 
mwy — ambell gae yn cynnwys miloedd o erwau ! Mae pob cel- 
fyddydiaeth yn ffynu, ao ysgolion yn mbob trefedigaeth ; 
addoldai yn lliosog a llawn o addolwyr Sabbothol. Mwynheir 

chyd cyffredinol drwy’r sefydliadau, a heddwch yn teyrnasu 
trwy’r broydd o’r bron. Eithr ni allaf ddweyd yr hanner ag a 
deimlaf neu a welaf ara iawnderau a mwyniant, heb son am 
freintiau erefyddol y trigolion gwaredol byn. 

Pan y gwelwyf fanteision tymmorol y dyffrynoedd hyn, dianga 
fy meddyliau yn ol yn fynych i gystadlu cyflyrau fy nghyd- 
genedl yn Nghymru; a’u daear dylawd, eu rhenti a’u trethi 
caledion, a’r oll sydd yn gwneyd caledfyd yna, a’r liawddfyd,y 
llawnder, a’r rhyddid a allant fwynhau yma, gyda diwydrwydd 
cymmedrol ; eithr pan ddeallwyf am y pläau, cholerau, a’r 



274 


UÍJGORN SEION. 


äfiechyd, y marwolaethau, y lladradau, y llofruddiadau ag sydcf 
yn difa dynolryw yna, ac yn chwerwi y pleserau melysaf, ni 
allaf lai nâ gofidio am na baent yma yn awr wrth y miloedd ; ac 
nid wn am ddim a wnai’m dedwyddwch yn gyflawnach na mwyn- 
hau cwmni Cymreig yma. 

O barthed i’r grefydd ag y tystiais gymmaint am ei geirwiredd 
pan yna, yr wyf yn tystio yn gadarnach heddyw nag erioed, mai 
hon yw gwìr efengyl Iesu Grist yn ei grym. Yr wyf yn cael 
ychwaneg o dystiolaeth o hyn yn barhaus, a’r cyfryw hefyd nad 
allaswn gael yna ; yr hyn sydd wedi gosod ei geirwiredd tu hwnt i 
ddadl yn fy meddwl i ers llawer dydd bellach. A phe y clywai 
fy nghyfeillion yno fy nhystiolaeth yn awr, byddai yn gadarnach 
nag oll; a byddai fy annogaethau yn daerach o lawer ar iddynt 
gymmeryd eu bedyddio gan weision Duw, er maddeuant o’u pech- 
odau, ac fel eu hachuber yn nlieyrnas Dduw. O chwi, fy 
mherthynasau anwyl, credwch fy nhystiolaeth hon ; byddwch 
ddoeth er eich lles eich hunain. Chwithau fy nghydnabod, y 
rhai yr ymbiliais lawer â chwi ar ufyddau o honoch i drefn Duw 
i achub dyn — o’r pellder hwn bydded i’r cymhelliad olaf hwn eich 
nerthu i dori y ddadl bellacb, mai goreu i chwi yw ufyddhau í 
ordinhadau y nefoedd, nag ymboeni i geisio ymfuchedu yn selog 
yn ol traddodiadau dynol yr oes ; pa rai, mewn gwrthgyferbyniad, 
nid y’nt ond megys cysgodau i’r sylwedd. Dewiswch y rhan dda, 
a byddwch gadwedig, yw fy ngweddi yn barhaus. 

Cofiwch fi yn serchus at fy rhieni anwyl, fy mrodyr, a’m 
chwiorydd hynaws, os gwelwch hwynt, ac at y Saint ffyddlon,gan 
obeithio eu gweled yma yn fuan, fel colomenod yn dyfod i’w 
ffenestri. 

Mae y Cymry a ddaethant yma yr un prydâ mi yn fyw, ac oll 
yn iach a llwyddiannus, a’r a wn i. Mae fy nheulu innau oll a 
fy hunan, diolch i’r Cyfranwr o bob bendithion, yn mwynhau 
iechyd rhagorol, a gobeithion cysurlawn o’n blaen. Mae iechyd 
ein hanwyl Lywydd Capt. Jones yn well nag y bu ; ond y mae 
ei ddiwydrwydd yn mhob dull, yn ei gadw yn nychlyd. Tebyg 
yr ysgrifena efe ei hunan atoch, ac amry w ereill, gan ba rai y 
cewch hanes manylach nag a allaf fi roddi i chwi. Etholwyd 
Capt. Jones yn Faer ac yn chief Justice, ar Ddinas Manti yn 
ddiweddar. Ydwyf, eich chwaer yn efengyl Crist, 

EtlZABETfl Lewiẅ 


t)ÖGORN SËION. 


275 


MYFYRDOD AR SEION. 

Ton — “ Dyfyrwch Owyr Haîlech. 5, 

Pan V byddo’m myfyrdodau 
î)raw yn Seion a’i phleserau, 

F’ enaid ysgafnba ei feichiau 
A’i ofidiau blin. 

Er bod yma mewn erlidiau, 

•j mhlith gwrth’nebwyr gwirioneddau, 
t Draw mi welaf bob rhinweddau, 

Er dedwyddwch dyn. 

Gwelaf yno lawnder 
O heirdd ffrwytbydd mwynber, 

>R oll, gwir yw, dan fendith Duw, 

{ At gynnal natur dyner. 

O, na wawriai’r hyfryd foreu, 

Pan y caf fi yno’n ddiau 
’M dwyn i Seion, gwlad y Seintiau, 

Hynod hardd ei llun. 

Pan yn syllu ar ei dolydd 
Breision hardd, ynghyd â’i choedydd, 

Hyn sy’n ennyn ynof awydd 
Am fyned yno ’fyw: 

Nid oedd gynt yn Eden wiwlan, 

Er ei harddwch, tegwch dyddan, 

Foddia’m myfyrdodau bychain, 

Fel gwna Seion wiw. 

Ni fydd yno ofni 
Bwyta ffrwyth rhag pechu ; 

Pawb yn rhydd yno fydd, 

Yn hyfryd wledda ynddi ; 

Lle ni fydd dim annedwyddwch, 

O fewn hon, sef trigfan heddwch, — 

O da« nodded Duw. 

Élaen Dmìais , William Thomas. 


AMRYWIAETHAU, &c 


Amser. — Amser yw y tlws gwerthfawrocaf a feddwn ; ond 
etto gwnawn lai o sylw o hono na nemawr o ddim arall. Rhoddai 
dyn lawer am amser, pan fo ei amser ar ddarfod ; ond treulia ef 
yn y modd mwyaf gwastraffiyd, pan fyddo mewn cyflawn fwyii» 
iant o hono. 


276 


UDGORN SEION. 


Cariad Dcw. — Cariad Duw a’r byd sydd ddau beth gwahanol ; 
os yw cariad y byd hwn yn preswylio ynorn, yna cariad Duw a’n 
gadawa, ond dylem yrawrthod â’r naill a derbyn y llall. Teilwng 
ywi’rcariad goreu gael y lle goreu a’r derbyniad gwresocaf. 

u Braidd y gallaf gredu/’ebai Cicero, u fod y dyn hwnw yn ei 
iawn synwyrau, ag sydd yn araddifad o grefydd.” 

Mae Duw yn arfer cospi anufydd dod i rieni, trwy adael plant 
yr anufyddion i ymddw'yn tuag atynt hwythau yn yr un modd. 

Os dyddiau raeithion a fyddant dy gyfran, na wna hyny dy 
ddysgwiliad. Na chyfrif ar hir ddyddiau, ond ystyria y dichon 
pob diwrnod fod y dydd olaf, a bydd fyw bob clydd fel y gallot 
roddi cyfrif. 


Taliadad o Awst 8 hyd Awst 21. — Sir Aberteifi, £2 4s Oc ; 
etto, gan W. Jones, 6s ; Sir Dinbych, £1 8s ; Sir Fynwy, £\ ; 
Dinas, 8s; Pontytypridd, £ I 2s 3c ; Llanfabon, I8s l^c; Cwra- 
bach, £1 5s; Dowlais, £1 Os 1 Hc ; Georgetown, £l 1 1 s 4c ,* 
Mertliyr, £1 lüs; Pendaren, ôs 6c ; Cefn, lls 9c ; Ffynnon- 
Tydfil, lls 5c; Cyfanswm, £14 3s lc. 

“W. P.’’ — Mae Pris Rhifynau Llyfr Mormon wedi ei hys- 
bysu ddwywaith yn barod ; ond fe gyramerwn y pleser o hysbysu 
etto. Ceiniog a dimai yr un yw y pris a nodwyd, ond os ceir 
dros ddwy fil o dderbynwyr, gwertliir y rhifynau o’r 20fed allan 
am geiniog yr un. Bydd yn cynnwys oddeutu 30 o rifynau, o’r 
un blyg a maintioli â’r Udgorn, eithr yn cynnwys mwy. 

ggf* Mae yr “ Athrawiaeth a’r Cyîammodau ,, yn barod oll yr 
un pryd â’r rhifyn hwn ; ac mor fuan ag y cawn ef wedi ei rwymo, 
hysbyswn ei bris. 

COFIWCH AM LYFYR MORMON. — O, frodyr, cofiwch 
am dano. Darllenwch lythyr y Llywydd Phillips yn y rhifyn 
hwn yn mhob cangen, ac efelychwch ei ífydd ef; ac yna fe gawn 
ddwy fil a hanner o dderbynwyr. Treied pob aelod am un, neu 
ddwsin o’r byd, yn dderbynwyr gyda ei hunan; pe ceid ffyddlon- 
deb a chydweithrediad, gellid gwerthu pedair mil yn rhwydd. 
Cynnygwch ef i’ch cyfeillion, cymraydogion, siopwyr, &c., ac yr 
ydych yn sicr o lwyddo. Mae’r wlad am awyddus am brynu yr 
hyn a alwant yn “ Feibl Newydd,” ac am hyny rhodder cytìeus- 
dra iddynt. Mae y llyfr hefyd mor rhad, fel y bydd yn rhwydd 
gan y tlodaf ei brynu, yn neillduol yn rhifynau.— Cofier danfon 
atom, yn ddifeth, erbyn y 31ain o Awst pa nifer a dderbynir yn 
mhob man, 

BÊgp 0 Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis, Printer, Johns Street , Georgetow?i, Merthyr . 


i. DAVIS, ARGRAFFYDD, M B RTH YB-TYDFI L. 


UDGORN SEION, 

NEU 

<#emi g c#aíní. 


Rhif. 18.] MEDI 6, 1851. [Pris Ig. 



YSGREPAN ( SCRIP ). 


*Gofyna un gohebydd i ni, pa beth sydd i’w feddwl wrth ysgrepan , 
ac yn awr yr ydym yn barod i’w ateb. Er ein bod wedi hysbysa 
ein barn yn un o gyfarfodydd y Saint ynghylch y pwnc, etto ni 
theimlem i gyhoeddi ein barn yn yr Udgorn heb feddu sicrwydd 
ein bod yn gywir. I’r dyben hwnw, ysgrifenasom at y Idywydd 
F. D. Richards, a chawsom yr atebiad canlynoi, yr hwn sydd yn 
cytuno â’r farn a roddasom ni : — 

“Mewn perthynas i’r gair scrìp (ysgrepan), yr oedd yn ddech- 
reuol yn arwyddo cod neu gwdyn, yr hwn sydd wedi bod uiewn 
arferiad parhaus, i raddau mwy neu lai, gan wrryw a beuyw, 
oddiar cyn # cof, yr hwn a allwn weled yn ein dydd ni, gan fod 
llawer o ddynion, a bechgynach hefyd, yn gosod un ar eu hys- 
gwyddau, wrth ystrapen, ac odditan un fraich; neu fe ellir, 
efallai, ei gymhwyso hefyd, ond nid mor briodoî, at gwdau o 
faintioli rawy. Defnydd y codau hyny a elwid yn ysgrepanau 
oedd at gynnwys rhyw bethau bychaiu ag oedd personau yn 
ewyl'lysio cadw gyda liwynt, yr un fath ag y uiae llogellau yn cael 
eu defnyddio yn awr, ac hefyd er gosod ychydig o ymborth 
ynddynt er cynnaliaeth os buasni y teithiwr i fod allan, canys fe 
ddylid cadw mewn cof nad oedd dynion yn amser ein Hiach 
awdwr a Dafydd yn y cnawd, yn gwisgo y dillad a wisgant yn 
awr. Gwisgent y pryd hyny wisgoedd llaesion, ynghyd â gwregvs 
am eu lwynau, y rhai nid oeddynt wedi eu cyfaddasu at logellau, 
yr un fath á r dull presennol; o ganlyniad yr oedd ysgrepan 


neu 



27B UDGORN SEÍON. 

god ya fwy anghenrlieidîol ac yn fwy mewn ymarferiad, y pryd' 
hyny, nag yn bresennol, at y dybenion a enwais. Etto, defnyddir 
scrip (ysgrepan) yn ein dyddiau ni i arwyddo arian-bapyr, nen 
law-nodau, neu nodau cyfnewid, neu dyst-ysgrif am eiddo mewn 
ariandy, neu mewnmasgnach rhyir gwmpeini ; neu, yn fyr, gelwir 
unrhyw ddernyn o bapyr yn arddangos swm o a ri an, yn icrip 
mewn rhai gwledydd; oganlyniad, y mae myned heb bwrs nac ys- 
grepan, yn y goh u uchod. yn arwyddocâu myned heb arian, neu 
arian-bapyr; eithr fe fydd i ni edrych ar yr ymadrodd ysgryth- 
yrol hwn fel egwyddor, yn canialâu y ddau arwyddocâd blaenorol 
i fodyn wirioneddol; a pha betb allwn ei gasglu oddiwrth y ddau ? 
Wel, hyn yn unig; peidio parotoi rhagllaw yr liyn sydd ar rywun 
ei eisieu. Yn awr, gorchymyn mawr yr Arglwydd oedd, i fyned 
heb ragfeddwl am y fory, pa un bynag ai trwy gymmeryd 
angbenrheidiau gyda ni yn y cwd i fwytn neu i wisgo,neu trwy 
fod â phwrs (arian), neu scrip (arian bapyr), i’w prytiu hwynt; 
buasai y naill fel y llall o*r rhai hyn yn rhwystro y bwriad mawr, 
h.y., i dreio y bobl, ac i weled os oeddynt hwy yn feddiannol ar y 
cymhwysderau hyny ag oedd yn eu gwneyd yn deilwng o 
gyfeillach, dysgeidiaeth, a gweinyddiadau gweision Duw; canys, 
medd yr Athrawiaeth a Chyfuramodau, “ wrth hyn yr adwaenwch 
fy nyscyblion ; hwy a’ch porthant ac a’ch dilladant chwi, ac a 
roddant i chwi arian.” Yn awr, pe buasai dyn yn cael ei rag- 
ddarparu â bwyd, dillad, ac arian, ni allai efe brofi ei flydd eihun 
i fyned a rhybyddio y bobl yngbylch bwriadau Duw, yr hyn a 
ddangosai ei gariad ef ei bun tuag atynt, nac ychwajth pa un a 
fuasent hwy, y bobì, yn ddyscyblion ac yn deilwng o’i weinydd- 
iadau. Rhaid y yn ddiatnmau, mai yr egwyddor hon, oedd ein 
Hiachawdwr yn anelu ati yn ei ddau orchymyn i’r apostolion 
cyntefig, a’r rhai hyny ag sydd yn byw yn awr, fod iddynt fyned 
heb bwrs nac ysgrepan, bydded ystyr llythyrenol y gair scrip yr 
hyn a fyddo, pa un bynag ai cod, neu bapyr o werth, neu y ddau. 
— Byddwch gystal a’m hesgusodi ara fod mnr hir cyn ateb hwn y 
gan fod llawer o resymau wedi cyduno i ? m rhwystro yn hyny hyd 
yn awr. Gyda mawr gariad a bendith, ydwyf eich cydwas, 

“ F. D. Richards.** 

Wrth ddarllen yr uchod, fe wel y darllenydd fod yr hwn sydd 
yn cymmeryd ganddo god i ddal dillad, neu arian-bapyr, nea 
bwrs, yn darparu erbyn y fory, Mae yn ddiau fod eisieu arian 



ÜDGORN SEION. 


279 


dillad ar y rhai sydd yn cael eu danfon allan hebddynt, a dyled- 
awydd y rhai a weinyddir iddynt gan y gweision yw eu diwallu 
hwynt. (Gwel Ath. a Chyf., dosran ix, a gwahanran 7.) Gwyn 
fyd y sawl a dderbynio un o J r rhai bychain hyn, brodyr lleiaf 
Crist, ac a roddo fwyd, diod, dillad, ac arian iddo. Wedi i waa 
Duw gael pwrs ac ysgrepan neu god, gan y rhai y danfonir ef 
atynt, mae yn rhesymol y gall eu defnyddio, canys uid efe fydd 
yn meddwl am y fory, eitlir y rhai a fyddant wedi ei dderbyn. 
Gallwn benderfynu mai pa fanylaf y sylwom ar orchymynion 
Duw, mai mwyaf i gyd a gawn ein bendithio pan yn rayned allan 
i bregethu i genedloedd y ddaear. Pan fyddo Duw yn dadgudûio 
rhywbeth, gofalwn am wneuthur pob peth yn ol ei air, ac yna fe 
gawn ein bendithio. 


* ANGHYSONDERAU” YR ATHRAWIAETH A CHYF- 
AMMODAU, LLYFR MORMON, A’R BEIBL. 

ATEB I OFTNIADAÜ WILLIAM THOMAS. 

Yr ydym yn canfod, wrth ddarllen y gofyniadau hyny, fod 
ein gohebydd mewn digon o eisieu goleuni, a gwnawn ein goren 
i ateb ei ofyniadau, gan hyderu y byddant yn lles cyffrediuol, yn 
neillduol i’r morwynion fl’ol hyny sydd heb olew yn eu lampau. 
Ac yn awr, er mwyn ateb y gofyniad cyntaf, gwnawn ddyfynu y 
gwahanol bethau a ymddangosant yn groes i’w gilydd, ac yna 
cynnygwn ein sylwadau arnynt. Y dyfyniad cyntaf a wneir o’r 
Athrawiaeth a Chyfammodau, tud. 241: — “ Fel hyn y dywed 
yr Arglwydd, mewn perthynas i'r holl rai ag ydynt yn adnabod fy 
ngallu, ac a gawsant eu gwneyd yn gyíranogion o hono, ac » 
oddefasant. eu hunain, trwy allu y diafol, i gael eu gorchfygu, ac 
i wadu y gwirionedd, a beiddio fy ngallu — bwynthwy yw y rhai 
hyny ag ydynt yn feibion colledigaetli,am y rhai yr wyf yn dyw- 
edyd y buasai yn well iddynt pe na chawsent eu geni, canys 
llestri digofaint ydynt hwy,wedi eu dedfrydu i ddyoddef digofaint 
Duw gyda’r diafol a’i angylion yn nhragywyddoldeb; mewn 
perthynas i*r rhai y dywedais nad oes faddeuant yn y byd hwn 
nac yn y byd a ddaw, gan eu bod wedi gwadu yr Ysbryd Glân 
ar ol ei dderbyn, ac wedi gwadu unig-anedig Fab y Tad— wedi 
•i groöshoeìio iddynt eu hunain, a’i osod yn waradwydd.* 5 Y 



280 


UDGORN SEION. 


dyfyniad nesaf a wneir o Lyfr Morraon, tud. 401 : — “Gw ae yr 
hwn sydd yn diystyru gweithredoedd yr Arglwydd : ie, gwae yr 
hwn a wado Crist a’i weithredoedd ; ie, gwae yr hwn a wado 
ddadguddiadau yr Arglwydd, ac a ddywedo, Nid yw yr Arglwydd 
yn gweithio mwyach trwy ddadguddiad, neu trwy brophwydol- 
iaeth, neu trwy ddoniau, neu trwy dafodau, neu trwy iachâu, 
neu trwy allu yr Ysbryd Glân; 'ie, a gwae yr hwn a ddywedo yn 
y dydd hwnw, Nis gall un wyrth gael ei chyílawni gan Iesu 
Grist, er mwyn elw; canys yr hwn a wnelo hyn a fydd yn gyff- 
elyb i fab y golledigaeth, i’r hwn nid oes drugaredd, yn ol gair 
Cnst. > ’ Etto, yn nhud. 486,dywedir, “Os bydd yr eglwys wedi ei 
hadeiladu ar fy efengyl i, yna y Tad a ddangosa ei weithredoedd 
ei hun ynddi; ond os na fydd wedì ei hadeiladu ar fy efengyl i, 
ac wedi ei hadeiladu ar weithredoedd dynion, neu ar weithredoedd 
y diafol, yn wir raeddaf i chwi, y raaent yn cael llawenydd yn 
eu gweithredoedd ara dymraor, ac raaes o law mae y diwedd yn 
dyfod, a hwy a dorir i lawr, ac a ileílir i’r tân, o ba le nid oea 
dychweliad.” Y raae un dyfyniad arall i fod, ond meddyliwn fod 
ein gohebydd wedi camsyraied trwy nodi tud. 321, yn lle rhyw 
fan arall; cauys nid oes yno y cyfryw ymadroddion ag a noda 
efe. — Yn awr, nid oes dim yn rhwyddach na chyssoni yr Athraw. 
iaeth a Chyfummodau â Llyfr Mormon, ynghylch y pwnc dan 
sylw. Yn y ddau ddyfyniad blaenaf, sonir am wadu Iesu Grist, 
yughyd á’r Ysbryd Glân, am yr hyn nid oes faddeuant yn y 
byd hwn nac yn y byd a ddaw. Nis gall neb tt adu ond yr hyn a 
fu yn gwybod} o ganlyniad, nis gellir cyffelybu sectariaid yr oes 
hon i’r rhai a wadant Grist a’i weithredoedd, ynghyd â'i ddad- 
guddiadau a’i ddoniau, canys anghredu yn nnig y maent hwy, yr 
hyn ni wna eu pechod yn anfaddeuol yn y hyd a ddaw. Mae rhai 
personau o’r cymmeriad a noda Llyfr Mormon i’w cael yn yr oes 
hon, ond nid y sectariaid ydynt, eithr y rhai hyny ag ydynt 
wedi gwadu yr hyn a fuont yn gwybod trwy Ysbryd Duw. Dyna 
ddigon, feddyliwn, ar liyna ; os nad yw, gallwn ymhelaethu dro 
arall. Y peth nesaf yw sylwi raai canlynwyr Wesley, Calfin, &c. f 
yw y crefyddwyr sydd yn adeiladu eu heglwysi “ ar weithredoedd 
dynion,’’ y rhai, os nad edifarhant, “ a rìorir i lawr, ac a deílir i’r 
tân, obale nid oes dychwei.iad. > ’ Mae y “ dychweliad” hwn 
i’w ddeall yr un fath â’r “ dychweliad > ’ yn y geiriau “ mi a 
rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelajỳ ’ Y mae Job, druain» 


ÜDGORN SEION. 


281 


i ddychwélyd yn ol o’i fedd, er liyny ; ac yn yr un ystyr y gellir 
"dychwelyd o'r tân crybwyfledig. Pe dywedid nad oes dychweliad 
byth, yn dragywydd, neu yn oes oesoedd, yna gallera feddwl tân 
diddarfod; ond gan fod y gair wrtho ei hun, ni olyga nad oea 
dychweliad ryŵbryd. Mae tynghed yr anwir i raddau yn guddied- 
ig, er mwyn dybeuion doetli ; a’r sawl a gant fwyaf o eglurder 
yn ei chylch yw hwynthwy eu hunain. 

Yn nesaf, crybwylla ein gohebydd fod Llyfr Morraon y» 
dweyd mai y diafol oedd y sarff a dwyllodd Efa, a bod Mose« 
yn ei darlunio raegys sarff naturiol, yrhon a gafodd ar ol hyny 
gerdded ar ei thòr, a bwyta pridd y ddaear. Mae yn rhy anhawdd 
gan ein gohebydd i gredu fod y diafol yn cerdded ar ei dor, ac yn 
bwyta pridd y ddaear; y mae hyny yn anhawdd genyra niunaa 
hefyd i gredu. Y ffordd ddoethaf, feddyliem ni, yw credu Llyfr 
Morraon a’r Beibl, heb eu gosod i groesi eu gilydd. Dywed y 
Beibl raewn un man, sef yn Dadguddiad xii, 9, “ A bwriwyd 
allan y ddraig fawr, yr hen sarff', yr hon a elwir Diafol a Satan, 
yr hwn sydd yn twyllo yr lioll fyd tra y dywed Llyfr Mormon 
mai efe a dwyîlodd Efa. Yraddengys yn eglur fod y Beibl yn 
desgrifio yr offeryn a gymraerodd y diafol i dwyllo Efa, a 
Llyfr Mormon yn desgrifio y twyllwr, yrhwn a alwyd wedi hyny 
yn “ hen sarff.” Os gwrandawodd y sarff, yr hon oedd y cyf- 
rwysaf o’r holl fwystfilod,ar lais y diafol, yr oedd yn teilynga 
cosp, ac hyny a gafodd, trwy gael eerdded ar ei thòr, a bwyta 
pridd y ddaear. Yr oedd y diafol cyn hytiy yn fab y golledig- 
aeth, a’i gosp yn ddiammau wedi ei phenodi ; canys yr oedd wedí 
twyllo llawer ar ei ol yn ílaenorol. Rhaid raai y diafol, trwy 
enau y sarlf, oedd yn llefaru wrth Efa; canys pa greadur, heb 
cîdiafol yuglyn ag ef, a ddywedai, “ Gwybod y raae Duw, mai yn 
y dydd y bwytäoch o liono, yr agorir eich llygaid, ac y byddwch 
megys duwiau, yn gwybod da a drwg?” Mae digon o enghreiflt- 
iau yn y Beibl o’r diafol yn llefaru trwy ddynion, tra raae yr 
ysgry’hyr yn desgrifio mai y dynion oedd yn llefaru eu hunain ; 
gwel Luc viii, 28, a lleoedd ereill. Meddyliwn fod hyna yu 
ddigon ynghylch yr hen sarff. 

Mewn perthynas i 01iver Cowdery, níd oes dim yn ei fywyd yn 
■profi ei fod yn euog o’r drwg a grybwyllir yn yr Athrawiaeth a 
Chyfamraodau, tud. 79, lle y dywedir, “ Pwy bynag a dòro y cyf- 
Ämmod hwn, wedi iddo ei dderbyn ef, ac a droa ymaith yn 



ÜDGORN ÄEION. 


ÎS2 

hoíìol oddiwrtho, ni chaiff faddeuant yn y byd hwn nac tb j 
byd a ddaw. ,, Dichon y gallai ef fod wedi ei dori i raddau, ond 
nid yn hollol ; pen yr eglwys sydd yn gw\bod oreu ara hyny, 
*c nid nyni, neu ddynion allan o’r eglwys. Pe buasai wedi ei 
dori, ni chawsai ei dderbyn yn ol i’r eglwys, ac ni chawsai edi- 
lairwch fel ag y cafodd. 

Gyda golwg ar yfed tê, y mae apostol gymmaint at ei ryddid à 
neb : efallai ei fod am fod yn debyg i Paul, i fwyta yr hyn * 
•codir ger ei fron, er mwyn peidio rboi tramgwydd weithiau : ond 
•redwn nad yw yn gwneyd arferiad o houo, yn neillduol wedS 
galw sylw y deuddeg a phawb ereill at y Gair o Ddoethineb, yr 
bwn a gyhoeddwyd yn yr Udgorn. 

Gobeithiwn yn awr fod ein gohebydd wedi ei oleuo, a bod y 
»aen tramgwydd wedi ei symud. 


ADOLYGIAD. 

Jgwtddorion Saint y Dyddiaü Diweddaf yn cael eu pwyso 
yn Nyhlorianau Rhesymau ac Ysyrythyrau. Gan William 
Jones, Bethesda. 

Mae un o’r brodyr yn y Gogledd wedi bod mor garedig â gyrn y 
Uyfr uchod i ni i’w adolygu, yr hyn a wnawn gyda phleser. 
Cynnwysa 24 o dudalenau, a rhaid cyfaddef ei fod ychydig yn 
fwy boneddigaidd .nâ llawer o’i flaen yn ymdrin â’r Saint* 
Dyweda ar y ddalen enwawl, “ Tî a bwyswyd yn y clorianau a« 
a’th gaed yn brin.” Dichon yn wir mai fîlly y bu; ond y ma* 
eisieu cael gweled y pwysau, er edrych a ydynt yn gywir. 
Teimlwn yn ddigon byddlawn i’r clorianau, canys yr ydym 
wedi pwyso Mormoniaeth ynddynt droion o’r blaen, ac wedi eî 
•hael yn bwysau da. 

Y mae ein hawdwr yn dechreu ei draethawd trwy gyffelybo 
Saint y Dyddiau Diweddaf i Babyddiaeth, Mahometaniaeth, a 
Phiwseyaeth. “ Mae eu hathrawiaethau,” medd efe, “yngym- 
mysgedd cydblethedig o gyfeiliornadau rhyfygus a dinystriol, ond 
edrych arnynt yn symlrwydd yr efengyl.” A wŷr efe beth 
yw symlrwydd yr efengyl ? Goheithiwn na feddylia symlrwydd 
•fengylau y sectariaid, y rhai ydynt yn croesi eu gilydd gym- 
»aint, fel nad oes dim yn debyg i symlrwydd yn perthyn iddynL 


UDGOHN SEÎON 


285 


Tcbydig yn nes yn mlaen, áywed ara y Saint, mai (i y príf 
bynciau yn eu cred ydyw, y gallant iachâu y corff trwy eì 
enneioio ag olew, ac os caiff un o’u gweinidogion ei drochi rnewn 
dwfr, y derbynia ei enaid iachawdwriaeth.” Syndod mor groe» 
yw hyn i athrawiaeth Iago (pen. v., 14, 15), lle y gorehymyna 
enueinio ag olew, ac i athrawiaeth lesu Grist, yr hwn a ddywed, 
u Y nel a greJo ac a fedyddier, a fydd cadwedir/1 ” Rhaid mai 
•dyna yr “athrawiaelhau amryw a dyeithr ” a sonia Paul yn en 
«ylch, y rhai a fyddant yn yr amseroedd diweddaf, am eu bod raoi 
groes i*r ysgrythyrau ! Ni ddylai ein hawdwr waeddi “ Tecel,’* 
nes i ereill gael gweled y pwysau : ei ben ef i’r glorian yw y 
^»en-ysgafn yraa, o leiaf, onide dangosed y glorian. 

u Nid wyf yn rceddwl,” medd efe etto yn yr nn dudalen (sef 
y 4ydd;, “ fod y twyll mor guddiedig feî nas gall pawb sydd yn 
ieall y Bibl ei ganfod yn a.ralwg.’* Pwy 6ydd yn deall y BibL? 
Ofnwn mai nid y dynion sydd yn prynu esboniadau. Y rhai 
*ydd yn cymmeryd arnynt i ddeall f\vyaf ar y Bibl, vw y rhai 
sydd yn gwybod leiaf ynghykh y Saint; canys hwynt hwy yw y 
rlai sydd yn ceisio fwyaf am wyrthiau i hrofi ein dwyfoldeb, fel 
ycawn ddangos cyn diweddu. -Coeliwch ni, mae “ twyll 19 y Saint 
nor guddiedig, nes y mae y miloedd sydd wedi ymuno â hwynt 
yi methu yn deg â’i ganfod. Pa fodd y raae cymmaint o bre* 
gehwyr cymmeradwy yn •m'nlith y sectariaid wedi -cael eu hudo 
at y Saint, tybied -? 

Yi nesaf, dywed ein hawdwr am ddau ddosparth sydd yn agored 
i gaeleu hud-ddenu gan y Rlormoniaid,sef gwrageddos anwybodut 
ac ieienctid gobeithiol Cymru. Druain o bonynt, os credant 
“ brif b;nciau ” y Saint, sef enneinio y claf, a bedydd er cadwed- 
igaeth ! “ Felly, cynghorwn fy nghyd ieuenctyd, ,> medd efe yn 
nbud. 5,'« i wrandaw yr etengyl yn ei symlrwydd, fel ei pregethir 
yr. ein ho s ni, ac ei pregetbwyd yn oes ein tadau er iachawdwr- 
iaeth iddyftjyn hytrach na myned i wrandaw chwedleuon disail, a 
dychymygin ynfyd ac ofergoelus. ,, Ië, gwrandaw yr efengyl fel 
ei phregetlii.yn ein hoes ni, ac yn oes ein tadau, ac nid fel ei 
pliregethwyd - n 0 es Crist a'r apostolion ! Gwrandaw arni yn ei 
symlrwydd, mgyg ag y cafodd ei diwygio gan ddynion a esnym- 
unwyd o’r egh\ 8 Babaidd — megys y mae gan ferched y fam í 
Yn nesaf, rhjjj e in hawdwr, yn nhnd. 5 a 6, rai o opiniyna* 
j Mormoniaid, )rbai ydynt fely canlyn: — 


284 


UUGORN SEION. 


“1. Credant i’r wir eglwys, neu yr eglwys GristifmogoT, hj 
© fengyl Mab Duw, ynghyd a dylanwad yr Ysbryd Glân, fyned 
oddiar y ddaear yn ddilynol i’r oes apostolaidd — a’i bod yn llawn 
trigfanau trawsder, heb neb yn dal i fynu mewn gwirionedd goft- 
awduriaeth yr Argìwydd am 1600 o flynyddau. 

“2; Credant ddarfod i Dduw trwy offerynoliaeth Angel goleuni 
Udatguddio yr efengyl i un Joseph Smith, ac iddo ei awdurd<*di 
i ail sefydlu yr eglwys Gristionogol ar y ddaiar, trwy bregethu yr 
efengyl ei hunan, ynghvd ag awdurdod i ordeinio ereill i’r gwaith. 

“3. Honant lod yr un coramissiwn ganddynt hwy ag a dder- 
byniodd yr Apostolion gan Iesu Grist, — eu bod i sefydlu yr 
eglwys yn yr un dull, ar yr un auiodau, ac y meddiannant yr 
un awdurdod a’r Apostolion. 

“ 4. Honant fod ganddynt yr un cymwysderau i wneud Bibl ag. 
oedd gan yr Apostolion a’r Proffwydi santaidd, ac na wyddant pa 
mor fuan y byddant yn cael gorchviuyn i hyny. 

“ ô. Credant fod sefyllfa prawf i fod ar ol marw, ac y bydd 
pawb a fuont yn y byd o'r oes apostolaidd hyd amser y dat- 
guddiwyd yr efetigyl i Joseph Smith, yn ddeiliaid o honi, — ac y 
cynygir iachawdwriaeth iddynt, trwy bregethu yr efengyl yc 
Mharadwys, (neu fel y geilw y Pab y lle, purdan). 

“6. Credant y peru dydd y farn fil o flynyddoedd. 

“ 7. Credant fod dwy ne/oeddy heb son am y nef wybrenol, nar 
sef serenol. 

“ 8. Credant, ar ol iddynt fyned i Californîa, y daw Iesu Gr : st 
ì’w cyfarfod, ac y cant deyrnasu gydag ef am 1,000 o flynyddoedi, 
pryd V dinystrir pawb ereill, &c. 

“Ni wnaf sylw ar dwyll Llyfr Mormon ; y mae ei dyngheden 
o'm rhan i fel Coran y Mahomet. Gwrided dynoliaeih o’i bleíid, 
a gwaded ei perthynas ag efe; cladder efe yn ngwlad ei enfdig- 
aeth, ac aed ei guffadwriaeth i lynclyn difancoll.” 

Yn awr, cyn y sylwn ar y penau blaenorol, hysbyswn ’ bydd 
raid i ni neidio o fan i fan yn llyfr ein hawdwr, er cael gfael ar 
y gwahanol resymau sydd yn dal cyssylltiad â rhai o’r pe»au dan 
sylw, o herwydd fod ei draethawd mor anniben. Ca'Q sylwi 
arnv r nt yn y drefn ganlynol : — 

(1.) Y mae yn wir ein bod yn credu i’r eglwys gae' ŵ chipia 
oddiar y ddaear yn ddilynol i’roes apostolardd; eithr j i welwn ni 
fod hyny “ yn annheilwng o Dduw cyfoethog o dugaredd, yr 
hwn sydd yn ewyllysio fod pob dyn yn gadwedig Gan mai 
dynion wrthododd yr efengyl, ni ellir ystyried fod Duw yn 
annhrugarog mewn modd yn y byd. Maeein Duwii yn drugarog, 
ao yn danfon cenadon i bregethu i ysbrydion yn J gbarchar, ac at 
y rhai hyny na chlywsant yr efengyl yn y cn wt i; trae y mao 
Duw y sectariaid yn gadael miloedd o’n cydgrAduriaid i fyned i 


ÜDGORN SEION. 


2&5 


golledígaeth heb glywed un pregethwr ; “canys pa fodd y credant 
fceb bregethwr, a pha fodd y pregetbant oni anfonir hwy ?” Mewn 
perthynas i’r eglwys yn cael ei chipio oddiar y ddaear, gallwn 
ddangos fod hyny yn ddigon rhesymol ac ysgrythyrol, ac yn 
ddigon o bwysau. Gan fod sectariaíd y wlad yn dweyd uad 
Pabyddiaeth yw eglwys Dduw, mae yn rhaîd nad oedd eglwys yn 
bodoli ar y ddaear, pan nad oedd neb o’r sectau presennol mewn 
bodoliaeth, ond yn unig Pabyddiaetb. Allan o’reglwys Babyddol 
y tarddodd holl enwadau ein gwlad, fel y gellid profi trwy 
hanesyddiaeth. Pa beth a ddaeth o’r holl rai a fuont feirw pan 
oedd Pabyddiaeth yn llanw y wlad, pan nad oedd sôn am ddim 
un o wahanol sectau yr oes hon ? Mor annhrugarog oedd Duw, 
os nad oedd yn rlioddi cynnyg iddynt yn y byd arall, Mae credo 
y Saint ynghylch y pwnc hwn, nid yn unig yn rhesymol, ond yn 
ysgrythyrol hefyd. “ Na thwylled neb chwi mewn un modd,” 
medd Paul ; “ oblegid ni ddaw y dydd hwuw hyd oni ddel 
ymadawiad yn gyntaf’’ (2 Thes. ii., 3). Gwel hefvd yn Dad» 
xii., J4 — 17. Pa ymadawiad yw hwn, oddieithr ei fod yn ymad- 
awiad oddiwrth y ffydd ? Gellir cael eglurhad ychwanegol ar 
hyn yn ein traethawd ar “ Gorff Crist, neu yr Eglwys,” fel nad 
oes achos yrahelaetbu yma ar y pen hwn. 

(2.) Maeynwirein bod yn credu fod angel y goleuni wedi 
ymddang»»s i Joseph Smith, a chytìwyno yr elengyl dragy wyddol 
iddo, gydag awdurdod i’w phregetliu i bob creadur. Nid oe» 
dim yn afresymol yn hyny, nac yn anysgry thyrol. Gwaith 
angylion yw gweini yn mhob oes oh* byd ; a chan nad oedd efengyl 
ar y ddaear, nid oedd neb yn addasach nag angel er ei dadguddio ; 
canys dywed Ioan, yn Dad. xiv., 6, ‘ l Ac mi a welais angel arall 
yn ehedeg yn nghanol y nef, a’r efengyl òragywyddol ganddo, i 
efengylu i’r rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac i bob cenedl, a 
llwyth. ac iaith, a phobl 9 ' Y mae angel arall etto i ddilyn hwuw, 
ac i ddywedyd, “Syrthîodd, syrthiodd, Babilon, y ddîuas fawr 
hono. ,> Os oes angel i gyhoeddi syrthiad Babilon, y mae angel 
hefyd i adfe.ru yr efengyl. Yn nesaf, y mae yn ddigrif i ddarllen 
yr hyn a ddywed ein hawdwr mewn perthynas i’r pwnc hwn, sef 
fod “llyfr Duw, a llyfr Mormon yn groes i’w gilydd; llyfr Duw 
yn dywedyd bod teyrnas nefoedd vn eiddo babanod, a llyfr Mor- 
mon yn lìaeru nad oedd teyrnas nefoedd yn gyrhaeddadwy 
iddynt. Y casgliad ydyw, fod yr holl fabauod a fuont feirw o 





BDÛORS SEION. 


ams(*r yr Apostolion hyd Joseph Smith, yn golledig,*’ (tod. 7). 
A ddarfu y dyn hwn erioed weled Llyfr Mormon ? Gwyddom na 
ddarllenwyd ef ganddo erioed ; canys y mae Llyfr Mormon y» 
«An mwy am gadwedigaeth habanod nag y w y Bibh Treied gael 
gweled Llyfr Mormon yn rhywle, a darllened yn nhud. 557 a 
J58 o’r ail argraffiad Seisnig, lle y caiíf weled fod “plant bychaia 
yn fyw yn Nghrist ercyn seiliad y byd,” a’u bod yu “ gyfranogioa. 
* iachawdwriaeth. M Galîera nodi llawer o yraadroddion cadarn- 
ach, ond ystyriwn hyna yn ddigon i gywilyddio ein hawdwr, aa 
i ddangos ei bwy6au angbywir etto. 

(3.) Ni bòna y .Saint fod yr un comraisiwn ganddynt hwy ag a 
dderbyniodd yr apostolion gan Grist, eithr comraisiwn newydd a 
ehyffelyb^ ond honant eu bod i sefydlu yr eglwys yn yr un dull, 
ar yr un amraodau, ac y meddiannant yr un awdurdod â’r apos- 
tolion. Pe honasem nad yw ein heglwys yn yr un dull, &c., â’r 
«glwys gyntefig, yna buasem yn ceisio profi ein heglwys yn gau, 
tra yn hòni ei bod yn groes. Yr ydym yma etto yn gysson â 
rheswm ac ysgrythyr. 

(4.) Dywed fod y Saint yn hòni yr un cyrahwysderau i wneyd 
Beibl â’r apostolion a’r prophwydi santaidd. Gwir iawn ; o» 
nadyw Duw a’i Ysbryd wedi cyfnewid, gall yshrydoli apostolion a 
phrophwydi i ysgrifenu ychwaneg o ysgrytbyrau, canys y mae 
digon o’u heisieu, yn enwedig ar y sectariaid, o herwydd nad 
ydynt yn hanner deall y rhai cyntefig. 

(5.) Mae yn wir y credwn fod cyfle gan yr ysbrydion yn 
ngharchar i glywed pregethu yr efengyl, fel y bernir hwy yn ol 
•dynion yn y cnawd ; ac y mae hyny wedi ei brofi yn ein traeth- 
awd ynghylch* 4 Pregethu i’r Ysbrydion yn Ngbarchar, a Bedyddio 
dros y Meirw.’’ Mae yn rhyfedd na ddaillenai ein hawdwr 
lyfrau y Saint, yn lle ei fod yn ymddangos mor liurt. Mai 
dweyd hyna yr un fath â dweyd ein bod yn credu yn ngbroes- 
holiad lesu Grist. Darllened yn I Pedr iii., 18 — 20; a iv., 6, a 
chaiff brawf fod yr atlirawiaeth uchod yn ysgrythyrol, ac nas gall 
neb waeddi “ Tecel ” uwch ei phen. Oni efengylwyd i’r meirw 
gan Grist, fel y bernid bwy yn ol dynion yn y cnawd ? Pa 
wahaniaeth yw fod Luther, Calvin, Wesley, Elias o Fôn, Williams 
o’r Wern, Christmas Evans, &c., yn ddynion da? NiH ydynt yn 
rby dda i glywed pregethiad cyflawnder yr efengyl yn myd 
vr ysbrydoedd, er cael eu dyrcbafu i ogoniant mwy gogoneddus. 


TJDGORN 9EION. 


387 

'öwnaeth y rhai hyny eu goreu tra ar y ddaear, ac y mae yn aicr 
y cânt eu gwobrwyo ara eu llafur, ac y cânt gynnyg ar gyílawn- 
der yr efengyl dragywyddol. Hefyd, y mae gobaith i’r holl 
annuwiolion eydd heb glywed yr efengyl, i’w chlywed yn en 
«archar yn y byd arall, wedi iddynt dalu eu ífyrling eithaf ; 
•anys nid oeddynt yn waeth yn y cnawd nag oedd y cynddiluw- 
iaid. Pregethodd Crist i’r rhai hyny, a bedyddiwyd ereill 
drostynt ar y ddaear. Yr unig rai 6ydd yn cael aros yn y tân y» 
•es-oesoedd yw y rhai hyny sydd yn pechu yn anfaddeuol ; geill 
llawer gael eu taflu i’r tân trayywyddol, heb fod yn dragywyddol 
ynddo, os na fyddant wedi pechu yn anfaddeuol. Os na chred 
rhywun yn y byd arall, efe a gonderanir, a hyny yn gyfiawn, 
Ni ddylai un ysgrifenydd gymraeryd achlysur i gyhoeddi llyfra» 
ì wrthwynebu unrhyw sect oddiwrth ddywediadau “ gwrageddo* 
anwybodus/ > tra y mae digonedd o lyfrau wedi eu cyhoeddi gan r 
sect hono. Mae y sawl a wnelo hyny yn dangos anonestrwydd. 
Yn awr, y mae y rhan fwyaf o lyfry Williara Jones hwn wedi ei 
ateb o’r blaen, fel y gallai weled pe darllenai ein llyfrau. 

(6.) “ Credant,” medd efe etto, “ y pery dydd y farn fil • 
flynyddoedd.” Gan bwy hen wraig y ciywodd efe hyny, wyddis ? 
Clywsora barchedigion ein gwlad yn dweyd fod pob pechadur 
fyddo yn marw yn myned i farn uniongyrchol, a bod ei dynghed 
yn cael ei phenderfynu ara bob tragywyddoldeb. Os mai felly y 
roae, creda y sectariaid fod y farn yn para mwy na dwy fil o 
flynyddoedd. 

(7.) “ Credant fod dwy nefoedd,” medd Mr. Jones etto, o enau 
rhyw hen wraig, debygem, “heb son am y nef wybrenol, na’r 
nef serenol." Yr hyn a greda y Saint yw, fod “llawer o drig- 
fanau” yn nhŷ eu Tad. 

(I'w barhau.) 


DYNION WEDI COLLPll FFORDD. 

Yr wyf yn tosturio yn fawr wrth ddynion wedi colìi'r ffordd, o 
herwydd yr wyf wedi bod felly fy hun, ac wedi gweîed ereill yn 
Ì y 6efvllfa anflfodus hono. Dyn wedi colli’r flTordd, sydd yn agored 
c golledi ei hun, ac i syrthio mewn perygl o golli ei fy wyd hefyd. 
Gan fod gweled dyn wedi colli’r ffordd mewn ystyr naturiol, yn 
wrthddrych tosturi a cbydymdeimlad, pa faint mwy gweled dy» 


288 


t»DGORN SEION. 


wedi colli'rffordd mewn ystyr ysbrydol. Adwaenwn lawer o ddyn- 
ion ieuainc a godwyd mewn sefyllfaoedd ucbel, ac addygwyd í 
fyny dan ddysgeidiaeth V dysgedigion blaenaf, i’r dyben iddynt 
ddyfod mewn amser dyfodol yn alluog i ddysgu ereill yn ffordd 
Duw ; ac wedi eu holl ddysgu, y maent mewn anmbeuaeth a 
ydynt wedi dysgu y ffordd iairn , fel y rhai a ddynododd yr 
Apostol, “ sydd yn dysgu bob amser, ac heb allu dyfod un amser 
i wybodaeth y gwironedd,” am na ddaethant vn ddyscyblion i 
Grist, fel y cawsent “ wybod am y ddysgeidiaeth, pa un ai o 
Dduw y mae hi, M neu o ddynion; cymbwys eu cyfrif gyda y 
dynion sydd wedi colli'r ffordd . 

Ereill a ddechreuant eu gyrfa ysbrydol er mwyn cael gafael 
ar ddiogelwch i’w heneidiau, trwy ymuno â rbyw enwad crefydd- 
©1, nid am eu bod yn gweled egwyddorion y cyfryw yn fwy 
rhesymol ac ysgrythyrol nag eiddo enwadau ereill, ond am mao 
gyda y cyfryw yr oedd eu hen dadau a'u mamau anwyl wedi 
byw ac wedi marw, ac ni fynant hwythau grefydd well, serch 
eael cynnyg arni; ond pan ofynir iddynt a gawsant afael yn y 
ffordd iawn, dywedant eu bod yn ofni na chawsant. Gyda 
rhesymoldeb, ynte, dywedaf eu bod yn gyfryw ag sydd tcedi 
eolli’r ffordd, am na dderbyniasant “ berffaith gariad, yr hwn a 
fwria ymaith ofn.' ì 

Y mae ereill mewn balchder yn myned at grefydd, gan fwrw 
eu coelbren yn mhlith y rhai â barchant y “ fodrwy aur,” a’r 
“ dillad gwychion,” fel y gallant gael yr eisteddleoedd uchaf 
ac anrbydeddusaf yn y synagogau. önd pan ddaw angeu, 
arswydant yn aruthr, fel yr euog rai pan yn nesâu o flaen y 
barnwr. Nis gallant ddweyd fel plant y goleuni, “ INi a wyddoiu 
os ein daearol dŷ o’r babell hon a ddattodir, fod i ni adeilad 
gan Dduw, sef tŷ nid o waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd," • 
herwydd yn necbreu eu gyrfa collasant y ffordd. 

Hefyd, y mae llawer yn ymofyn am grefydd yn yr un teim- 
ladau â’r tad a’r fam dyner a gawsant eu bargyboeddi fel y 
canlyn : — John oedd enw eu mab bynaf, yr hwn, ar un diwrnod 
a gafodd ganiatâd i fyned i rodio i fynwent y llan ; a cban ei 
fod yn blentyn meddylgar, gwnaeth fawr sylw o’r beddau, ac ar 
ol ei ddychweliad at ei rieni, dywedodd wrthynt gyda tliôn 
alarus, fod “ plant bach yn marw.’’ “ Beth achosodd i ti feddwl 
£,in hyny ?” meddai ei dad gyda syndod. “ O, y mae beddaa 


ÜDGORN îlflOlf. 


289 


yhai Ilai nâ noì yn y fynwent yna,” raeddai'r plentyn ; ac yna 
trodd at ei fara, a dywedodd, “ Mam anwyl, y raae marnau yn 
marw hefyd.’* “ Oes e, ’mhlentyn anwyl i,” ebe'r fam gydag och- 
enaid. “ Oes, oes,” meddai John bach, “ aclios mi a welais eu 
beddau, ac y maedynion sydd henaeh a mwy na chwi ’nhad yna 
hefyd,” meddai’r plentyn. “ Beth yw dy ddyben yn ddweyd fel 
hyna?’’ meddai ei dad wrtho. “ O, yr wyf am i chwi gofio y 
galliuch chwithau farw, ’nhad ^ 30 ^,” oedd yr ateb. Effeithiodd 
hyn mor bell ar eu teimladau, nes iddynt ar unwaith i benderfynu 
myned at grefydd, nid oedd wahaniaeth ganddynt i ble, ond cael 
inyned i’r society i rywle; cymmerent eu harwain gan eu cym- 
raydog (yr hwn ni wyddai pa un a oedd ef ar y ffordd iawn ai 
peidio), at ryw enwad crefyddol, fel y cawsent ryw gysur erbyn 
marw, A chan na ddarfu iddynt gael eu hargylioeddi trwy 
“ ffolineb pregethu,” ac na cliwiliasant am y ffordd sydd yn 
arwain dyn i afael gwir gysur, ni dderbyniasant gyflawniad o 
addewid Duw trwy Amos, sef, “ Ac efe a dry gysgod angeu yn 
foreu ddydd;” o herwydd iddynt ar y dechreu (jollfr ffordd. 

Pan fydd clefydau yn y wlad, ac angeu yn tori i lawr ei 
filoedd, megys yn amser y Cliolera, O ! fel y gwna dynion 
yraofyn am grefydd. Ni chymmerant amâer i chwilio am 
grefydd y Testament Newydd ; credant nad yw wahaniaeth pa 
enw, nac i ba le, ond cael enw o grefydd yn rhywle. Ond pan 
oddiwedda yr ystormydd hwynt, ac y dechreua y gwyntoedd i 
guro ar eu diddosfan, bydd iddo adfeilio ; pryd hyn y gwelant eu 
bod wedi colli'r ffordd , trwy beidio chwilio am y “ tÿ sydd wedi 
ei adeiladu ar y jraijf' sef ar ddadgüddiad, 

Ereill a ddilynant esboniadau dynion, gan wrthod derbyn y 
gair megys ag y mae yn yr Iesu ; credant mae digon yw ym- 
ddibynu ar ddysgeidiaeth y doethion, heb ystyried fod Duw yn 
myned i “ ddyfetlia doethineb eu doethion hwynt,” a bod 
“ deall eu rhai deallus i ymguddio; ,, a’i fod ef wedi “dewis rhai 
gwael” i uneuthur ei waith, ie, ei ryfeddol waith, a hyny “ fel j 
byddo godidogrwydd y gaîlu o Dduw, ac nid o ddynion.” Gau 
fod dynion yu dewis y rhai blaenaf, gan ddiystyru y rhai olaf, y 
maent yn colli ffordd y goleuni, gan rodio ffordd y tywyllwch, yr 
tion sydd yn arwain i ddinystr a cholledigaeth. 

Y mae ein byd wedi ei gymraysgu â gwahanol athrawiaethau 
o eiddo dynion, Y mae dynion wedi gwueuthur rheolau a 



290 


CDGORN 8EION. 


Ihrefniadau eu hunain, a’u djben i ddwyn yr hil ddynol î gyns- 
mod â Duw; sefydlasant gymdeithasau, gan eu galw ar e* 
henwau eu hunain, heb ystyried mae “ cynnifer ag a rodiant yn 
ol y rheol horì* (sef rheol Iesu Grist), a fydd gymraeradwy ger 
bron Duw, ac “ nad oes enw arall wedi ei roddi yn mhlith 
dynion, trwy yr hwn y gall dyn fod yn gadwedig. ” Pwy ddyn 
ystyriol na wel yn eglur fod y bobl hyn wedi colli'r ffordd , 

Yr achos fod cymmaint o bregethu yn groes i’w gilydd, gan y 
rhai a broffesant eu bod yn weision i Grist, y w, o herwydd eu bod 
wedi “ cymmeryd yr anrhydedd iddynt eu hunain,’* heb gael ea 
“ galw gan Dduw, megys Aaron.’ 1 Nid ydynt yn derbyn ben- 
dithion addawedig Duw, o herwydd y maent wedi colli'r ffordd. 

Y mae eglwysi, neu gymdeithasau crefyddol, wedi colli'r ffordd 
mor bell “nes y pentyract iddynt eu hunain athrawon,” ac y 
maent yn ein gwatwar ni, gan “geidded yn ol eu chwantau 
annuwiol eu hunain gwrthodant y “rbeol hon,” trwy “ ddidoli 
eu hunain, yn anianol, heb fod yr Ysbryd ganddynt,’’ yr hwn 
oedd gynt yn llefaru w ? rtli yr eglv/ysi, ac yn cael ei roddi yn 
tglur i bawb : yr oedd yn “ dwyn i’r cof y pethau a aethant 
beibio, ac yn mynegi pethau i ddyfod;” gwadant hwy ef, gan 
ddweyd, u Nid oes ei eisieu.” Y maent yn gyfryw svdd mewn 
tywyllwch, er fod ganddynt enw o grefydd, neu “rith duwiol- 
deb,” eithr “ gwadant ei grym bi.’’ Nis gallant ddweyd, “ Ni fu 
ein hefengyl ni tuag atom mewn gair yn unig , eithr mewn nerth, 
ac yn yr Ysbryd Glân, ac mewn sicrwydd ;” oblegid nid yw yr 
Arglwydd yn eu plith hwy yn “ cadarnhau y gair,’’ nac yn “cyd- 
dystiolaethu, trwy arwyddion a rhyfeddodau, ac amryw nerthoedd, 
a doniau yr Ysbryd Glân.” Y maent hwy yn cael eu hamddi- 
fadu o’r pleserau nefol a nodwyd, o herwydd, yn wir, eu bod wcdi 
eolli'r ffordd. 

Ddarlîenydd, a ydwyt yn gwybod dy fod ar y ffordd iawn ? A 
oes rhai o’r un enwad â thi yn gwybod ? A elli ddweyd, “ Mi a 
wn fod fy Mhrynwr yn fyw,’’ a “ phe rhodiaf ar hyd glyn 
cysgod angeu, nid ofnaf ddim niwed ?” Yr oedd y Saint gynt 
yn derbyn gwybodaeth, fel Saint y Dyddiau Diweddaf, trwy 
rodio ar hyd yr un ffordd. Cofia “ bod yr enaid lieb wybodaeth, 
nid yw dda.” A chofied pawb hefyd, mai peth o bwys yn mhob 
ystyr, yw colli’r fforddI 
Trt-Sior. 


Thomas Harribs. 


tJDGORIf 8EIOH, 


Y SAINT A SEION. 

Ton — “ Isle of Mary." 

Tn teithio’n mlaen raae’r Saint o hyd y 
Trwy ddyrus fyd o rwystrau, 

Yn ol gorchymyn pur eu Tad, 

Nes cyrbaedd gwlad eu breintiau, 
Sydd raewn addewid iddynt hwy, 

Mvrdd rawy na neb rhyw ddynion ; 
M or helaeth yw trugaredd Duw — 

Cânt fyw ar fynydd Seion. 

Mae’n wir fod yroa rwystrau mawr, 
Bob awr trwy deratasiynau, 

Gan ddyn a diafol, ddydd a nos, 

Sy’n groes i’r awdurdodau; 

Ond pan ar fynydd Seion draw, 
Gerllaw raae’r amser hyfryd, 

Cânt ẃlad yn llawn o ffrwythau da, 
Heb bla y gelyn gofid. 

Cânt fyw dan nawdd cyfiawnder pur r 
Fel mur yn diogelu ; 

Ni chaiff un gelyn treisiol fyw, 

Bydd Iesu gwiw’n teyrnasu; 

A’r wlad yn dwyn ei ffrwytbau bras, 
Trwy ras ein Duw yn gysson, 

Er rboi i bawb o’r duwiol blaid 
Eu haDghenrhaid yn Seion. 

Mor hardd bydd myrdd ar Seion fryn y 
A gwyn eu byd fydd yno 
Yn dysgwyl ara (yn llon'd ei swydd) 
Yr Arglwydd pan y delo, 

Yn ei ogoniant pur o'r nen, 

Pan ar ei ben bydd coron ; 

I lywodraethu byth raewn hedd, 
Tragwyddol wledd yn Seion, 

Cânt wledd cldanteithiol, hyfryd iawn y 
Yn llawn o basgedigion ; 

Cyfiawnder megys tònau’r raòr, 

A beddwch Iôr fel afon ; 

A’r íesu ’n eisiedd w rth y bwrdd, 

I’an cwrdd y gwaredigion, 

Telynau’n chwarae cJod Duw Ner f 
A phêr ganiadau Seion. 



29 9 


CDGORN SEION. 


Cyferfydd pawb o’r dnwiol hâd, 

A difrad bydd y teulu, 

Yn rhoddi clod a mawl i Dduw, 

A’r Brenin byw, yr Iesu ; 

Y dewrion batriarchiaid fu, 

Prophwydi, aposlolion, 

A Saint y dydd d:\veddaf ddaw, 

Fleb fraw, i gwrdd yn Seion. 

T. Jeremiah. 


AMRYWI AETII AU, &c. 


Taliadaü o Awst 22 iiyd Medi 4. — Sir Fynwy, £2; Sir 
Gaeríyrddin, £6; Morganwg Orllewinol (gyrwcli wybod); Sir 
Feirionydd, £4; Sir Ddinbycb, £1 ; Sir Benfro, .£1 ; Dinas 4s. 
ac 8s; Llanilltyd, Is. 3c.; Pontytypridd, l*2s. 7e.; Llanfabon, 
18s. l4c.; Caerdyf, £l7s.; Hirwaen, £3 I4s.6c.; Mertbyr,£l 10s.; 
Pendaren, 13s.; Cefn, 1 ls. 3^0.; Ynvsgou, 2s. lc.; Cyfanswm, 
£23 lls. lOc. 

Cymmanfaoedd. — Cynnelir Cymraanfa Chwarterol Cynnad- 
ledd Ddwyreiniol Morganwg, yn .Merthyr, ar y 5med o Hydref; 
Sir Fynwy, yn Nbredegar, ar y I2fed; Morganwg Orllewinol, ar 
y 19eg; Sir Gaerfyrddin, yn Ngbaerfyrddin, ar y 26ain; a Sir 
Aberteifi. ar yr 2il o Dachwedd. Iletyd, cynnelir cymmanfa Sir 
Frycheiniog, yn Aberhonddu, ar yr 28aiu o Fedi. 

Llyfr Mcrmon etto. — Mae yn ddrwg genym nad oes ond 
1,223 o dderbynwyr wedi eu derbyn byd yma. Rhaid i ni oedi 
hyd nes ceir llawer yn ychwaneg. Mae cangen fach Pontyty- 
pridd wedi danfon ani 138, yr liyn sydd yn wir ymdrech ; a phe 
gwnelai pob cangen a cliyonadledd yn ol y gangen uchod, buasai 
genyin dros 5,000 o dderbynwyr. Frodyr, ymdrechwch etto ; mae 
eich Tad yn holl-gyfoethog, ac efe a rydd arian i chwi. 

Gwall — Yn ein rhifyn olaf, tud. 275 diangodd llinell arnom 
yn niwedd oân VV. Thomas. Darllener, “ Yr oll yn siriol ac 
mewn harddwcli,” o ílaen y llinell ddiweddaf. 

Newydd ei gyhoeddi, pris 3s., yn rhwym roewn croen 
dafad, Y Casgl; neu Grynhoad o Draethodau, Caniadau, a 
Llythyron, perthynol i Saint y Dyddiau Diweddaf. Mae iddo 
ddalen enwawl a chynnwysiad, a’r oll yn 278 o dudalenau. 

Anfoner pob gobebiaethau, eircbion, a thaliadau am 
ìyfrau, i John Dciuis, Printcr, Jo/in's Street, Georgetown , Merthyr . 


4. UA V 1 S , AECRAFFYUÜ, M E KT H YR-TYDF I L. 


UDGORN SEION, 

NBU 

ábernt l> #amf. 


Rrif. 19.] MEDI 20, 1851. [Pris l^. 


ADOLYGIAD. 

BowrDDORTON Saint y Dyddiaü Diweddaf yn cael eu pwyso 
yn Nghlorianau Rhesymau ac Ysgrythyrau. Gan William 
Jones, Betbesda. 

[ Parhad o dud. ‘287.J 

(8.) “ Credant, ar ol iddynt fyned i Califomia,” raedd 
efe etto, í( y daw Iesu Grist iV cyfarfod, ac y cant 
deyrnasu gydag ef ara fil a flynyddoedd, pryd y dinystrir pawb 
ereill. ,> Dichon i William Jones ddarllen hyn, canys y mae y 
rhan fwyaf yn wirionedd. Gorchymynir i Seion ddyrchafu i fyn- 
ydd uchel, ac adeiladu dinas a thỳ i Dduw ; a phan ddel Iesu 
Grist ar gymylau y nef, bydd i’r rhai byw a marw yn Nghrist 
gael en cipio i fyny, i gyfarfod â’r Arglwydd yn yr awyr; a ni a 
deyrnaswn gydag ef fil o .flynyddoedd. ( Gwel Esay xl, 9 ; 1 
Thes. iv, 17 ; Dad. xx, 4, 6.) Mewn perthynas i ddinystr ereill, 
credwn y daw “yr Arglwydd Tesu o’r nef, gydai’i angylion nerth- 
ol, â thân fflainllyd, gan roddi dial i’r sawl nid adwaenant Dduw 
[sef y rhai ni chredant raewn dadguddiadau y pryd hyny], ac nid 
ydynt yn ufyddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu Grist, “nid fel 
ei phregethir gan sectau yr oes, a’n tadau,’* eithr fel ei phregethwyd 
ganddo ef ei hun a’i apostolion, neu fel ei phregethir gan Saint 
y Dyddiau Diweddaf. (Gwel 2 Thes. i, 7, 8.) Dinystrir pawb 
na fyddant yn adnabod Duw, ac a fethant ddywedyd trwy yr 
Yspryd Glân mai Crist yw yr Arglwydd, yr hyn yw dadguddiad, 
Saint yw enwau y rhai hyny y daw efe i’w ogoneddu ynddynt, ac 
nid neb a alwant eu hunain ar enwau dynion. 

19 



294' 


UDGORN SEION. 


“ Ni waaf 8jlw ar dwyll Lljfr Mormon,” medd efe yn mheíl^ 
ach ; na wna, gobeithiwn, cyn y bydd iddo ei ddarllen. Fe ẃyr 
ein hawdwr gymmaint am Goran Mahomed, ag a ŵyr am Lyfr 
Mormon, a chymmaint am y ddau ag a ŵyr am “ lynclyn difan- 
coll.*’ 

Yn awr, cawn fyned yn mhellach yn mlaen i lyfr ein hawdwr, 
a dyfynu yrhyn a ddyweda yn nhud. 10 : — “ Golygai duwinydd- 
ion lywodraeth gyffredinol Duw dros ein byd ni yn dair rhan,sef 
o gwymp Adda hyd Toan Fedyddiwr, y Tad oedd yn llywodraethu ; 
o Ioan Fedyddiwr hyd ddydd y Pentecost, y Mab oedd yn llyw- 
odraethu, ac o ddydd y Pentecost hyd ddiwedd y byd, llywod- 
raetha yr Yspryd Glân. * * * Yn yr oruchwyliaeth Foesenaidd, 
yr oedd Duw yn llefaru ar y ddaear trwy ei angylion ; yn ngor- 
uchwyliaeth Ioan Fedyddiwr, yr oedd Duw yn llefaru ar y ddaear 
mewn cnawd ; ond yn yr oruchwyliaeth bresennol, y mae Duw 
yn llefaru ar y ddaear trwy ei Yspryd ; ac y mae gweinidogaeth 
yr Ysbryd yn cael ei galw yn ddyddiau diweddaf,’’ (gan gyfeirio 
at Act. ii, 17, 18). Mae yn well genym ni i gredu fod y Tad, y 
Mab a’r Yspryd yn llywodraethu o’r decbreu i’r diwedd, na chredu 
fel y dywed y duwinyddion. Mae Duw wedi llefaru trwy ei 
Yshryd, cyn Ioan Fedyddiwr, ac hefyd wedi llefaru trwy ei any- 
ylion ar ei ol ; yr hyn sydd yn dangos ffolineby duwinyddion. 

Yn y dyfyniad blaenorol, dyweda ein hawdwr fod gweinidog- 
aeth yr Ysbryd yn cael ei galw yn ddyddiau diweddaf; ac yna 
adrodda yr adnodau canlynol : — “Eithr hyn yw y peth a ddyw- 
edwyd trwy y prcphwyd Joel. À bydd yn y dyddiau diweddaf, 
medd Duw, y tywalltaf o’m Hysbryd arbob cnawd, a’ch meibion 
chwi a’ch merched abrophwydant, a’ch gwyr ieuainc a welant wel- 
edigaethau, a’ch henafgwyr a freuddwydiant freuddwydion ; ar fy 
ngweision, ac ar fy llaw-íorwynion y tywalltaf o’m Hysbryd yn 
y dyddiau byny, a hwy a brophwydant.” Yma gofyna, “Pa un 
ai ar ddydd y Pentecost, er ys 1800, ai yn araser Joseph Smith, , 
er ys 23 mlynedd yn ol, y dechreuodd goruchwyliaetb y dyddiau di- 
weddaf? 1 ’ Mae yn rhwydd iawn i wybod paddyddiau yw y dyddiau 
diweddaf; y diwecldaf ydynt, ac nid y lleill. Mae y dyddiau hyn 
yn neso fod yn ddyddiau diweddaf na dydd y Pentecost. Pan y 
llefarodd Duw am y dyddiau diweddaf, yr oedd yn gwybod pa rai 
oeddynt ; a dywedodd y buasai efe yu y dyddiau iweddaf yn 
îÿwallt ei Ysbryd ar bob enaud , yr hyn ni chymmerodd le ap 


tJDGOîlN SBIO'N* 


295 


ddydd y Penlecost, nac ar un dydd arall oddiar hyny. Pwy ar 
y dydd hwnw a brophwydasant, neu a welsant weledigaethau, 
neu freuddwydio breuddwydion ? Ië, gadewch i ni ddarllen y 
ddwy adnod ddilynol, y rhai ydynt fel hyn : — “ A mi a roddaf 
syfeddodau yn y nef uchod, ac arwyddion ar y ddaear isod; 
gwaed, a thân, a tharth mwg. Yr haul a droir yn dywyllwch, a’r 
lloer yn waed, cyn i ddydd mawr ac eglur yr Arglwydd ddyfod.” 
Ai tybied i’r holl bethau hyn ddygwydd ar ddydd y Pentecost, 
neu ar y dyddiau dilynol ? Naddo erioed. Yr hyn a ddygwydd- 
odd yn y dyddiau hyny oedd tywalltiad o “flaenffrwyth yr 
Ysbryd’’ hwuw a brophwydodd Joel yn ei gylch, yr hwn yn y 
dyddiau diweddaf a dywelltir ar bob cnawd. Pan gyflawnir 
geiriau Joel, ceir gweled y blaidd n’r oen yn trigo ynghyd, 
canys fe fydd Ysbryd Duw wedi ei dywallt ar bob cnawd. Yr 
hyn a ddywedai Pedr ar y Pentecost oedd, mai “ Hyn yw y peth 
a ddywedwyd trwy y prophwyd Joel,’’ sef yr Ysbryd ag oedd i 
gael ei dywallt ar bob cnawd yn y dyddiau diweddaf, ac a 
roddid yn flaenffrwyth iddynt hwy y pryd hyny. Nid cabledd a 
rbyfyg, gan hyny, yw dweyd mai yn nyddiau Joseph Smith, neu 
y dyddiau diweddaf, y cyflawnir prophwydoliaeth Joel. Pan 
fyddo Duw yn llefaru am ddyddiau diweddaf, gallwn fod yn sicr 
ei fod yn gwybod mai y rhai olaf ydynt, ac nid rhyw rai blaen- 
orol iddynt. Mae yn eglur fod ein hawdwr wedi pwyso hyn etto â 
phwysau aughywir. 

Etto, yn nhud. 11, “ Dywed y Mormoniaid, ,, medd efe, “ maî 
Joseph Smith oedd y cyntaf o Saint y dyddiau diweddaf, ac nad 
oes neb felly ond ei olynwyr. Mi gredaf finnau St. Pedr, fod y 
3000 a dderbyniasant ei air ef yn ewyllysgar ar ddydd y Pen- 
tecost, yn saint y dyddiau diweddaf.’ > Os felly, rbaid i ni gredu 
mai Saint y Dyddiau Diweddaf oedd y credinwyr ar ddydd 
y Pentecost, ac mai Saint y dyddiau gynt yw canlynwyr Joseph 
Smith. Hawdd y prophwydodd Paul am y dynion a fuasent 
yn ymadael oddiwrth y ffydd yn y dyddiau diweddaf, pan yr 
oedd y dyddiau hyny yn ei amser ef ! 

Yn yr un dudalen, dangosa ein hawdwr, “y mawr ynfydrwydd 
o ddweyd fod yr efengyl a’r eglwys wedi eu cymmeryd oddiar y 
ddaear!’ 7 “O feddwl ofnadwy,” medd efe ; “ ar ol i Dduisr 
graslawn roddi ei Fab i farw dros becbaduriaid,-— iddo adael y 
]byd tros yr hwn y bu ei Fab yn dyoddef ing a loesion drosto air 



m 


UDGORN 9ETON* 


y groes, raewn dalline ,anobaith,a tlirueni, heb obaitli ganddynt 
ac heb Ddaw vi y byd, 600 o ílynyddoedd. ,, Dyna fel y ba 
braidd, yn ol credo sectariaid y wlad. Oni wyddant hwy mai 
Pabyddiaeth oedd yn gordoi y byd Cristionogol yn ystod y rban 
fwyaf o’r amser uchod. Y mae Duw wedi caniatâu i fam put- 
einiaid y ddaear i ddiwallu y byd ít chrefydd am ganrifoedd; 
ac yn bresennol y mae yn rhoddi yr un caniatad i’w merched, 
neu y rhai a ddeilliasant o honi. Ond os na fu crefydd Crist 
ar y ddaear yn yr amser nchod, r bwy oedd y bai ? sicr ydym 
nad nr Dduw, eithr ar ddynion. A phe caniataem fod gwir 
grefydd yn y byd yr amser hyny, ni ofalodd Duw ddim ond 
megys am ddyrnaid bach o’i greaduriaid, er fotl “ trefn wedi ei 
phwrcasu/’ a “ ffynnon wedi ei hagor. ,t Mae Duw yn drugarog a 
chyfiawn, acy mae wedi trefnu cynllun i bregcthu yr efengyl i bob 
creadur, pa un bynag ai yn y byd hwn neu yn y byd arall, ai 
yn yr oes bon neu ryw oes urall. Na pbwyswcb mor annheg» 
Mr. Jones. 

Mae yn wir fod yr orucbwyliaeth gristionogol i sefyll ei thir, 
ac i Iesu Grist ddywedyd, “ Ar y graig hon yr adeiladaf fy 
Eglwys, a phyrth uffern nis gorchfygarjt hi.” Y graig hono yw 
dadguddiad, ac nid yr hyn a effeithir drwy gig a gwaed, neu 
wybodaeth ddynol. Nid oes neb yn faen teilwng i’w osod yn 
adeilad yr Eglwys, os na ẃyr trwy yr Ysbryd mai Crist yw yr 
Arglwydd. Nid oedd fod yr Eglwys neu’r wraig yn ehedeg i'r 
diffaethwch rhag y ddraig, yn uu prawf ei bod wedi ei gorcb- 
fygu ; canys yr oedd yr eglwys yn cael ei “ maethu yno dros amser 
ac amseroedd, ac hanuer amser, oddiwrth wyneb y sarff.’ , (Gwel 
Dad. xii, 14.) Yr oedd yn rhaid dyfod “ i/madnwiad yn gyntaf,’ > 
cyn y gallai yr Eglwys ymgyfarfod ag Iesu Grist (2 Thes. ii, 
1 — 3 ); ond ni chafodd ei gorchfygu gan y sarff neu byrth uffern, 
gan iddi gael “dwy o adenydd eryr mawr, fel yr ehedai 
hi i’r diffaethwch i’w lle ei hun.” Oà dinystriwyd cyrff yr 
apostolion ac ereill, ni ddinystriwyd yr eglwys raewn nn modd : 
os nad oedd i’w gweled or y ddaear am dymraor, etto yr oedá 
yn fyw yn rhywle, ac y mae yn rhesymol meddwl bod ei 
befengyl yn cael ei phregethu hefyd, er nad yn mysg y rhai 
oeddynt wedi ei gwrthod. Pwyswch yn gywirach, gyfaill. 

Yn nesaf, yn nhud. 12, dywed ein hawdwr fod y Morraoniaid 
yn hèni “ bod rhai o honynt yu apostolion, rhai yn brophwydi, 



UD G'OR'N BEION. 


597 

TÌiaì yn athrawon, a bod i rai o honyut ddawn i iachâa, i arall 
xidawn i lefaru a th ifodau dyeithr, i arall ddawn i gyfieithu, ac i 
arall wneuthur gwyrthiau.” Yna ymdrecha brofi trwy oleuni 
rheswm a dadguddiad ysgrythyrol, nad yw y rhai a alwant 
eu hunain vn apostolion y dyddiau diweddaf yn llenwi 
nodwediad apostol, o lierwydd nad oes ueb a all ddweyd ei 
fod wedi derbyn ei olw_r gatiddynt. Yr ydym yn dymuno 
«r eiu hawdwr i ddarllen gwahanol gyhoeádiadau y Saint, er idda 
gael cyfle i wybod pa beth sydd yn cael ei wneuthur gan V Saint. 
Nid gwiw i ni geisio profi dwyfoldeb ein crefydd trwy gyfeirio at 
ein gwyrthiau, canys dyna y dull a gymmera y gau-brophwydi, 
pan yn tvnu tân o*r neloe d er profi eu dwyfoldeb. Os dywcd 
ein hawdwr fod llawer o esgusion gan y Mormoniaid i beidio 
gwneyd gwyrthiau, yr oedd rhai hefyd gan byd y nod Iesu Gristi 
canvs ni wnaeth efe nemawr o weitliredoedd nerthol mewn un man, 
oblegid eu hanghrediuiaeth hwynt (Math. xiii, 58) : gallem nodi 
îlawer o esgusion pe buasai anghen. “Un rheswm sydd ganddynt 
ydy w, v medd efe, u nas gallant i foddloni dynion; yn 2ail, nas 
gallant heb ffydd yn y sawl a ofyna; yn 3ydd, nas gallani heb i'r 
sawl y gweithredir y wyrth ajno fod yn credu.*’ Y'n awr gof- 
ynwn, os boddlonodd Crist d lynîon pan ar y groes, neu os bwriodd 
efe y cj’tbraul mud a byddar o*r bachgenyn beb ffydd neu gred yn 
ei dad (Marc ix, 23, 24) ? Darllener befyd yn ateb, Math. viii, 5 
— 13; ix, 2; xv, 28; xvii, 14—21; heblaw ugeiniau o leoedd 
«reill a allem nodi. “Nid oedd Crist,” meddefe etto, “ wedi son 
am feddAvl llywodraethwyr y wledd cyn troi y dwr yn win, ond fe 
wnaeth beb i’r llywodraethwr wybod.” Y'r oedd rnara Crist a r 
gwasanaethwyr yn ffyddiog, a chyfìawnwyd y wyrth o herwydd 
eu ffydd hwy. “ Beth bynag a ddywedo efe wrthych, gwnewch,* 
meddai ei fam, yr hyn a ddengys ei bod yn lled ffyddiog ynghylch 
cael rhagor o wûn. “ Hefyd,” medd ein hawdwr, a fe wnaeth 
Crist wyrth i foddloni estroniald, ie, ei elynion. — St. Matbew 
xvii, 26, 27. *' Darllened Mr. Jonesyr adnodau hyn etto. Pwy 
welodd v wyrth bon, heblaw Pedr? Y darn arian oedd i foddlonî 
yr estroniaid, ac nid yr olygfa ar Pedr yn pysgota, ac yn agor bol 
t pysgodyn. Gwyrth ddirgel oedd bono, ac yn cael ei chyflawní 
ẃfallai o herwydd fod yr ariau yn brin. 

Yn y dudalen ddilynol (sef 13) dywed, “ Mae yn rhpgymol 
gofya am y profîon sydd ganddynt o*u hawdurdod, er mwyn ca«l 



298 


UDGORN SEION. 


safûn eu hathrawiaethau yn unol â gwirionedd yr ysgrythyrau, os 
ydyw felly.’' Os na eill y Saint roddi profion gwyrthiol, yna 
nid yw eu hathrawiaethau yn unol â gwirionedd yr Ysgrythyrau, 
serch fod athrawiaethau sectariaid yr oes yn ddigon unol heb 
roddi un prawf yn y byd. O anghyssondeb a dallineb ! Ni 
wnaeth Crist wyrthiau i foddloni neb yn y peth hwn, canys nid 
ydyw gwyrthiau yn brofion i brofi gwirionedd. Ysbryd Duw sydd 
yn proû gwirionedd. “ Os ewyllysia neb,’’ raeddai Iesu Grist, 
wneuthur er ewyllysrEf, efe a gaiff wybod am y ddysgeidioeth . pa 
un ai o Dduw y mae hi, ai myfi o honof fy hun sydd yn llefaru.’* 
Yn awr, mae y dynion sydd yn ymofyn am wyrthiau, os ydynt 
wedi darllen hyna, yn ymddwyn yn ffol, ac yn teilyngu cael eu 
galw yn genedlaeth ddrwg a godinebus; ac yn wir, arwydd nis 
rhoddir iddynt, serch ceisio am eu hoes, oddieithr arwydd y gau- 
brophwydi. 

Yn ngwaelod yr un tudalen, a decbreu y llall, crybwylla ein 
hawdwr am Grist yn cyfodi merch Jairus, hwrw y cythraul allan 
o’r bachgenyn, ac iachâu gwr cloff y deml, fel gweithredoedd yn 
cael eu gwneuthur heb ffydd,ac heb neb yn gofyn am danynt. 
Nid yw ein cyfaill yn treio deall ei Feibl. Onid oedd ffydd gan 
Jairus? ac oni orchymynodd lesuiddo, “ Cred yn unig (Gwel 
Marc v, 35 — 43.) Ynghylch y bachgenyn, dywedai yr Iesu wrth 
ei dad, “ Os gelli di gredu, pob peth a all fod i’r neb a gredo’ 
(Marc ix, 23) ; ac wedi iddo gredu, bwriwyd y cythraul allan. Yr 
achosna allai yr apostolion ei fwrw allan oedd, oblegid eu haDg- 
hrediniaeth (Math. xvii, 20). Ac mewn perthynas i ddyn cloff y 
deml, gwell darllen ein traethodyn dimai, sef “Profwch bob peth.’’ 
Yr ydym yno yn profi fod y ddawn o dderbyn íechyd yn medd- 
iant y cloff, ac mai trw y hono y derbyniodd y fendith. Mae yn 
ormod gwaith i ni ateb yr un peth amrywiol o weithiau. 

Mr. Jones sydd yn dweyd fod gwyrthiau Crist a’r apostolion yn 
gyhoeddu6, a’u bod trwyddynt yn profi eu dwyfol anfoniad. 
Mae yr Iuddewon yn adrodd stori arall ; cafodd Crist a’r apos- 
tolion eu lladd ganddynt hwy o herwydd eu twyll. Os yw y 
Testament Newydd yn tystiolaethu am eu gwyrthiau* y mae- 
nifer fawr o lyfrau ereill yn mvsg yr Iuddewon yn eu gwadu. 
Ymresymant i Grist gael cynnyg i wneyd gwyrth ar y groes* 
ond na allai eu gwneuthur. Nid vdym ni mewn un modd yn 
ammau gwythiau Crist a’i apostolion j eithr am ddangos ydym 



UDGORN SEION. 


299 


iaad oedd cymmaint yn credu ynddynt y pryd hyny ag sydd yn 
credu ynddynt yn awr. Pe deuai Crist ì*r ddaear yn yr oes hon, 
a chyflawni yr un gweithredoedd a chynt, gan addaw Ysbryd y 
dadguddiad i bawb, credwn y cawsai gynddrwg triniaeth ag a 
gafodd gynt, ac hyny gau y parchedigion a’r duwiolion penaf. 
Mae pob oes o’r byd yn dueddol i anghredu gweithredoedd 
Dnẁ yu eu hâmser hwy. Yn awr, y mae ymddygiad y byd 
yn yr oes hon, yngbyloh gwyrthiau, yr un fath ag oedd yn 
amser Iesu Grist. Yn jr amSer gynt, dywedid y ddiareb hon, 
“ Y meddyg, iachâ dy hun : y pethau aglywsom ni eu gwneuthur 
yn Capernaum, gẁna yma hefyd yn dy wlad dy Yn 

gyffelÿb y dyweda ein hawdwi:, yn nhud. 15, ynyf oes hon . 
sef, “ Yn awr, gofynaf yn mha le y gwnaeth y rhai a alwant en 
hunain yn saint y dyddiau diweddaf arwydd mor amlwg nas 
; gellir ei wadu, neu y gellir ei gredu : dywedír ar hyd yr afdal 
hon fòd gwyrlh nodedig wedi ei chyflawni yn Machynlleth ; 
dyẅedant yno mai yn Nghaerfyrddin y dygwyddodd y petb, ac 
yn Nghaerfyrddin dywedant tnai yn Merthyr-Tydfil y cafodd 
dyn dall ei olwg; dywedant yno drachefn iddynt glywed ddarfod 
i un o’r apostolion ostegu y dyroestl aryfordaithi Californià/ 
Onid yw y ddwy iaith yn tebygoli ? Dymuna y ddwy blaid fod yn 
llygad-dystion eu hunain, ac yna fe gredant. Rhai fyddo yn 
ymddibynu fel hyn ar weled arwyddion, fydd yn cael eu twyllo 
gan y gaú-brophwydi a’r gaù-athrawon, pan y d'euant i wneuthur 
arwyddion mawrion a rhyfeddodau, hyd nes y twyllant, pe bydd- 
ai bosibl, îe, yr etholedigion. Mae yn ddiau fod llawer o 
enghreifftiau o ddynion yn credu yn amser Crist, ac hefyd yù ýr 
oes hon, trwy weled gallu Duw, eithr nid y rhai hyny yw y 
dynion sydd yn ceisio ärwyddiou. Dynion ydynt, fynychaf, a 
ddeuent î gredü yn y ffordd reolaidd, sef trwy bregethu. 

Yn nhud. 15 a 16, y mae ein hawdẅr ýn rhoi ar ddeall fod y 
Mormoniaid yh credu “nas gâll eglwys i Dduw Fodoli heb 
ddeuddeg Apostol mewn cyssylltiad â hi.’ > Hwyracb y gáll 
eglwys fodoli, dan rai amgylchiadau, heb gael deuddeg o apos- 
tolion ; eithr ymddengys fod ddeuddeg yn fwy rheolaidd na llai 
na byny; a meddyliwn hefyd y gall eglwys fodoli hefyd, ag 
ynddi fwy na deuddeg. Ond nis gall eglwys fodoli heb apos- 
tblion. Dywed Mr. Jones fod Mathias wedi ei ddewis yn lle 
Judas; a rhydd ar ddeali na chafodd neb apostoliun ereill e* 



300 


CD60RN SEION. 


hordeiriio. “ Bernir," medd efe hefyd , “ i’r cy ían gyfarfud ag 
angeu, ond yr aiiostol loan ; ond nid oes genym lianes am i 
ddeuddeg o apo, tolion ereill gael eu hordeinio yn eu lle. Os oes 
gan saint y dyddiau diweddaf hanes am hyny, dymunem gael 
gwybod pwy oeddynt wrth euhenwau; — a cbyn y bydd eu tyst- 
jolaeth yn safadwy, rhaid ei chael o Iyfr Duw, ac nid o Lyfr 
Mormon.” Y mae ein hawdwr yn awr, nid yn unig yn dangos ei 
anwyhodaeth yn Llyfr Mormon, ond hefyd yn llyfr Duw. Ai ni 
ẃyr efe am yr apostoliou Barnabas a Phaul (Act. xìt, 14), ac am 
Andronicus a Junia, yrhai sydd yn hynod yn mhlith yr apos- 
tolion” (Rhuf.xvi,7)? Darllener etto aganlyn: — “A’i weled eí 
gan Cephas, yna gan y diuddeg. Wedi hyny y gwelwyd ef gan 
fwy na phum cant brodyr ar unwaith : o’r rhai y mae y rhan 
fwyaf yn aros hyd yr awrbon ; eithr rhai a hunasant. Wedi 
hyny y gwelwyd ef gan Iago,yna gan yr holl apostolion. Ac yn 
ddiweddaf oll y gwelwyd ef genyf finnau hefyd, megys gan un 
annbymig” (1 Cor. xv, 5 — 9). Gwelir wrth hyn mai nid dim 
end deuddeg apostol oedd, ond fod cryn lawer o honynt. Ai 
tybied fod y dystiolaeth yna yn ddigon safadwy? mae rhagor o 
brofion i gael os oes eisieu. “Barn duwinyddion [penweiniaid] 
yr oesoedd yw na ordeiniwyd ond deuddeg apostol.” Nid dyna 
farn yr ysgrythyrau, na Llyfr Mormon. “Apostol oedd un,’ 
medd ein hawdwr, “ a welsai yr Argiwydd Iesu yn y cnawd, ac 
ydoedd dyst o’i adgyfodiad ef.” Etto, “ Mae ymadrodd St. Paul 
yn profi nas gallasai fod yn apostol, pe nas gwelsai Grist yn y 
enawd-, a phe buasai iddo aros ychydig buasai yn rhy ddiweddar 
arno.” Yn awr, ni weiodd Paul Grist cyn ei adgyfodiad, ac ni 
allai fod yn dyst o’i adgyfodiad ; er hyny yr oedd Paul yn apos- 
tol. Yr hyn a ddealla y sectariaid wrth weled “ Crist yn y 
cnawd,” oedd ei weied cyn ei groeshoeliad, yr hyn ni welodd 
Paul ; eithr fe welodd Paul ef yn ei gnawd adgyfodedig, ac fe 
allai apostolion yn yr oes hun ei weled felly hefyd; a pha fodd y 
gẃyr Mr. Jones nad yw apostolion y dyddiau diweddaf wedi e'* 
weled hefyd. Pa faint gwell oedd neb o weled Iesu Grist cyn ei 
groeshoeliad, er bod yn dyst ? nis gallent ddy wedyd, er hynv> 
mai Crist oedd mab y Duw byẃ, heb gael dadguddiad o’r 
nefoedd. Yr oedd Paul, serch na welodd Grist cyn adgyfodi, yn 
gymmaint o dyst o hono â hwythau ; canys ni welodd neb o 
bonyntefyn adgyfodi mwy nâ Phaul ; a gall apostolion yn yx 



UDGORN SEION. 


SOl 


oes hon, trwy ddadguddiad, fod yn gystal tystion o hyny i >tb 
o’r apostolion gynt. 

Yn mhellach ar y pen uchod, dyweda ein hawdwr, yn nhud. 
1 7, “ Oni ddewisais i chwi y deuddeg, ac y caent eistedd ar ddea- 
ddeg gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth Israel. Gwelodd St. 
Ioan, yn y Dadguddiad, y Jerusalem Newydd yn disgyn o’r nef 
oddiwrth Dduw; ac yr oedd mur y ddinas a ddeuddeg sylfaen 
iddi, ac ynddynt enwau deuddeg Apostol yr Oen. Oddiwrth hyn, 
ymddengys tuhwnt i ddadl, nad ordeiniwyd ond un oes apostol- 
aidd.” Oni fu gan yr Oen ddeuddeg apostol yn dechreu adeiladu 
ei eglwys ? Nis gwelwn ni fod un anmhriodoldeb mewn bod 
enwau y deuddeg apostol hyny yn cael eu gosod yn y deuddeg 
sylfaen. Ond a oedd Paul a Barnabas, &c.,ddim yn apostolion, 

0 herwydd na fydd eu henwau yn y sylfaeni hyny ? Oeddynt, 
medd pawb, Wel, os oeddynt hwy, oni eill rhai ereill fod yn yr 
oes hon hefyd ? Yn wir, pa fodd y perffeithir y saint, heb apos- 
tolion a phrophwydi? Dywedir yn Eph. iv, 11 — 13, “Ac efe a 
roddes rai yn apostolion, a rhai yn brophwydi, a rhai yn efengyl- 
wyr, a rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon ; i berffeithio y saint, 

1 waith y weinidogaeth, ac i adeilad corff Crist; hyd oni ym- 
gyfarfyddom oll yn nndeb ffydd , a gwybodaeth Mab Duw, yn wr 
perffaith, at fesur oedran cyílawnder Crist. > ’ Wrth hyn gwelir 
nas gall eglwys fodoli heb apostolion, canys mae yn rhaid eu 
cael er perffeithio y saint, at waith y weinidogaeth, ac at adeilad 
corff Crist; ac hyny hyd nes yr ymgyfarfyddom oll yn undeb y 
ffydd, neu hyd nes y gorphenir adeiladu yr eglwys. Ni thynir 
yr ysgaffaldau oddiwrth yr adeilad, nes y byddo wedi ei orphen ; 
ac ni thynir apostolion, prophwydi, &c., o’r eglwy6, hyd nes y 
gorphenir ei hadeiladu. Os yvv Iesu Grist i fod gyda ei 
eglwys hyd ddiwedd y byd, ac i barhau yn Ben-saer iddi, mae yn 
ddiau y cadwa yr apostolion a’r prophwydi mewn gwaith, hyd ne» 
y cwblhao ei amcan, sef gorphen adeiladu corff Crist. Yr apos- 
tolion ydynt ben yr eglwys neu’r wraig ar y ddaear, a Christ yw 
y Priodfab, yr hwn a fydd yn ben arall, yn yr un ystyr ag y mae gwr 
yn ben i’w wraig. Nis gall corff Crist byth fodoli heb ben, os 
gallai heb draed. Pen oedd yr aelod cyntaf a osododd Duw yn 
y corff, canys yr oedd yn un o’r aelodau mwyaf anghenrheidiol 
er arwain y corff. Darllener ein traethawd ar Gorff Crist, neu’r 
Eglwys, a cheir gweled llawer o resymau ychwanegol dros bar- 


302 


UDGORÇU 9EJON. 


had apostolion yn yr eglwys, a’r aughenrheidrwydd o honynt i 
gwblliau yr adeilad. 

Nid ydym yn gweled dim yn nhud. 18 a 19 yn teilyngu sylw, 
gan /od y cyfan yn ddim amgen na thybiaeth yr ysgrifenydd ; 
ond yn nhud. 20, dyfyna ein hawdwr amryw o adnodau sydd yn 
chwilfriwio ei holl adeilad; yrhaiydynt: — “ Canys efe a ddaw 
eto yr ail waith yn holl fawredd a gogoniant ei ÍOad, gan roddi 
dial i’r èawl nad adwaenant Dduw, àc nid ydynt yn ufyddbau Pr 
efengyl. r> “ Ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond lesu 
Grist, [a hwnw wedi ei groeshoelio, A phwy bynag a gym- 
mer arno bregethu efengyl áingen na hon, bydded anathema 
maranatha. ,, “ Pregetha y gair yn dàer mewn amsér, ac aílan o 
amser; canys daw yr amser pryd na ddyoddéfânt athrawiàèth 
iachus, eithr yn öl eu chwantau eu hunain y pentyrant îddynt 
eu hunain atlirawon, gan fod eu clustiàu yn merẃino; ac 
oddiwrth y gwirionedd y troant ymaith eu clnstiau, ac at chwedl- 
au y troaût. ,, Yh awr, gofynwn, pwy 9ydd yn protìfesu adnctbod 
Duw? Nid y rhai hyny sydd yn gwadu dadguddiad. A phwy 
ond y Saint sydd yn pregethu yr un efengyl â Phaül, trwy 
annog dynion i geisio y doniau goreu, a pheidío gwahardd llefaru 
â thafodau, a dirmygu prophwydoliaetllau ? A phwy sydd yn 
methu dyoddef yr byn a bregethai yr apostolion gynt yn cael ei 
bregethu yn yr oes hon ? Sectariaid y wlad: hwynthwy sydd 
yn beiddio erlid y Saint am bregethu pob peth fel yr apostolion ; 
ac hwynthwy hefyd sydd yn pentyru athrawon iddynt eu hunain, 
megys y profwn yn ein traethawd ar “ Athíawiäetli Iachus. ,r 
Mae yr adnodau ucbod mor eglur yn llefaru dros y Mormoniaid, 
fel nad oes achos dweyd gair yn mhellach. 

Ar ddiwedd yr 20fed tud., dyweda Mr. Jones, “O'm rhán fy 
hun, coeliẁn Mahometcyn gynted â Joseph Smith, a’rCoran can 
gyuted a Llyfr Mormon ; a byddai lîawn can hawséd genyf roddi 
coel i haeriadau ynfyd a gwallgof Joana Southcot, néu i ryw rai 
o'r twyllwyr crefyddol a godasant o'i J'laen, neu ar ei ol, ag a 
fyddai genyf i’r eiddo yntau.” Dyna wirionedd, canys ni ŵyr ein 
îiE.wdwr ddira ynghylch un o honynt. Desgrifia Joana Southcot 
fel yn wrryw, druan; ac ychydig yn nes yn mlaen, dangosa ych- 
waneg o*i anwybodaeth, drwy son am “ Ddyffryn Glyn Halen. ,> 

Yn nhud. 21, cei6ia ein hawdwr brofi uad oedd Joseph Smith 
yn brophwyd. “Dywedant,” medd efe, “mai efe (J. S.) oedd 


t’DGORN SSION. 


303 


îiaul y cyfiawnder. ,, O, hurtwch y dyn, pan yn gwrandaw ar 
wrageddos o hyd, yn lle darllen *ein llyfrau: dangosed hyny 
mewn rhyw lyfr os gall. Os yw am weled prophwydoliaethau 
Joseph Smith, darllened “ Llyfr Athrawiaeth a Chyfammodau,’ , 
newydd ei gyhoeddi i’r Gymraeg, a chaiff weled pa faint sydd 
wedi eu cyflawni. Byddai yn fuddiol iddo hefyd ddarllen mwy 
ar ei Feibl, yn lle ei fod yn dweyd pethau tebyg i'r hyn a ddywed 
yu nhud. 22, sef “ y bydd pawb yn cael eu cipio i’r awyr i gy- 
farfod”ag Tesu Grist. Y meirw a’r byw yn Nghrist fydd i’w 
gyfarfod ef, ac nid pawb, onide byddentoW yn “wastadol gyda’r 
Arglwydd.’’ 

Mewn perthynas i ddyfodiad Crist i’w deml ar y ddaear, nid 
oes dim yn fwy rhesymol ac ysgrythyroi. Yu gymmaint â bod 
Ioan, yn y Dadguddiad, yn profi y teyruasa Crist ar y ddaear am 
fil o flynyddoedd, yna paham nad all fyned i’w deml ? Nid oes 
Ue nac amser genym yn awr i nodi ysgrythyrau ; a chan hyny, 
gadawn y darllenydd i chwilio drosto ei hun, tra fyddwn ninnau 
yn bn sio i derfynu. 

Yn awr, gadawn “ Egwyddorion Saint y Dyddiau Diweddaf” 
yn nghlorianau rheswm ac ysgrythyrau, gan hyderu na wna neb 
waeddi “ Tecel,’’ hyd nes yr edrycho y pwysau. Mae ein hawd- 
wr hwn, ar y cyfan, wedi ymdrechu yn well na llawer; ond 
gobeithiwn y darllena ychydig yn fwy cyn yr anturia ysgrifenu 
traethawd arall. Gan ei fod ef wedi canu ychydig wrth derfynu, 
cawn ninnau wneuthur yr un modd, gan hyderu y bydd «r 
daioni. 

Aed Mormoniaeth ar ei chynnydd, 

Llwydda’n hynod trwy y byd ; 

Doed sectariaid i’r goleuni, 

Cyn y twyller hwyDt i gyd; 

Daw'r gau-brophwyd, &c., 

Idd eu maglu yn y raan. 

Cyn bo hir rhoir y freniniaeth, 

Nid i’r sectau, ond i’r Saint; 

Ca’r rhai anwir eu dinystrio, 

A’í rhai geirwír bob rhyw ft-aiu t. 

Doed yr umser, Xc., 

Pau y gwelir Saiut yn ben. 


304 


L'DdOftN SBIOR. 


4 ANGHYSSONDERAU YR ATHRAWIAETH Á CHfF 
AMMODAU A LLYFR MORMON/’ &c., ETTO. 

Mr. Gol.,— D a genyf weled eich parodrwydd i gyfranu ychydig 

0 oleuni, o'ch prinder, i’r morwynion fl’ol sydd heb olew yn eu 

lampau, ynghyd â phawb yn gyflredinol sydd mewn anghen, 
wrth gwrs. Nis gwn pa nifer sydd wedi eu goleuo genych, 
ond gwn fod pob un ag wyf fi wedi glywed etto yn ëiarad 
ynghylch eich atebiad, yn rhyfeddu yn fawr wrth weled atebiad 
mor wael wedi ei roddi genych ; ond rhaid boddloni, a dylem 
eich caru, gan eich bod wedi gwneyd eich goreu. Nis gall neb 
wneyd ychwaneg na’i oreu. Yr wyf yn teimlo yn awyddus, er 
hyny, i’ch hysbysu nad wyf yn cydweled â chwi yn eich golyg- 
iadau yn gwbl. Dywedasoch nas gallasai neb wadu ond y sawl 
fu yn gwybod. Ond gwell genyf fi gredu yr hyn a ddywed 
Thomas Harries, yn yr Udgorn, tud. 290. “ Gwadant hwy (y 

sectariaid) ef (sef yr Ysbryd), trwy ddweyd ‘ Nid oes ei eisieu.’ 1 
Pa faint y mae yr eglwysi byn yu wybod am Ysbryd Duw, 
wyddis ? Dy wedodd Paul hefyd y bydd rhy w ddynion yn y 
dyddiau diweddaf â “ rhith duwioldeb ganddynt, eithr wedi 
gwadu ei grym hi ac y mae y Saint yn dweyd mai y sectariaid 
yw y dynion hyny ; a’r modd y maentyn profi fod y sectau yn 
gwadu grym duwioldeb yw,o herwydd eu bod yn dweyd nad oe« 
ei8ieu y doniau ysbrydol yn awr. Dyna ddigon, feddyliwn i, 

1 brofi y gall dynion wadu yr Ysbryd Glân, lieb ei dderbyn ef eu 
hunain, yn ol geiriau Paul. 

Yn nesaf, dywedasoch fod Job i ddychwelyd o’i fedd, er iddo 
ddweyd, “ Mi a rodiaf lwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelaf.’* 
Dywedaf finnau fod yn rhaid iddo ddychwelyd ar hyd rhyw 
lwybr arall pan ddaw, onite fe fydd mor gelwyddog â phe buasai 
yn dychwelyd yr un dydd ag yr aeth. Crybwyllir yn 1 Bren. 
xiii, am ryw ddyn wedi ei orchymyn trwy air yr Arglwydd, i 
beidio dychwelyd o Bethel ar hvd y ffordd yr aeth ,• ond ni 
ddaeth i feddwl y gwr nas gallasai ddychwelyd ryw ffordd arall : 
ac felly mewn perthynas i Job. Nis gellir casglu yn deg oddi- 
wrth y geiriau, “ Mi a rodiaf Iwybr ar hyd yr hwn ni ddychwel- 
af,” nad oedd efe yn meddwl dychwelyd byth, ond yn unig nad 
oedd i ddyfod ar hyd yr un llwybr ag yr neth. Dywedasoch 
befyd, y gellir dychwelyd o’r Uey mae Llyfr Mormon yn dweyd 


UDG03M 5EION. 


305 


yn bendant nad oes dychweliad, o herwydd nad oedd y Llyfr yn 
dweyd “ byth, 1 ’ neu “ yn oes oesoedd,” &c. Dywedaf finnau, os 
deuant oddiyno ryw bryd, y bydd hyny yn ddychweliad ; ac o 
ganlyniad, fe fyddai Llyfr Mormon mor gelwyddog â phe 
dychwelent oddiyno yr ail ddydd ar ol myned yno, canys dywed j 
llyfr, “ o ba le nid oes dijc/meliad .” 

Os edrychwch etto i dud. 321 o Llyfr Morraon, cewch weled 
fod yno ryw beth tebyg i’r hyn ag a ddywedais, sef nad oes 
obaitli byth ar ol myned i garchar ddyfod oddiyno. Yr wyf yn 
deall hyn oddiwrth yr eglurhad y mae Alraa yn ei roddi ar y 
gair “ Adferiad. ,, Y mae rhyw fan arall yn Llyfr Morinon yn 
dweyd fod dynion i gael eu rhoddi yn ngharchar hyd oni thalant 

y eithaf; ac o ba le, medd yr hwn oedd yn dweyd hyny, 

y cânt un yn y carchar? Cystal â dweyd na allent gael 

un byth yno; ac o ganlyniad, yn gorfod aros yno byth. Nis 
gallaf yn bresennol ddweyd pwy dudalen y mae, ond gwelais ef 
yn rhywle yn Llyfr Mormon. 

Dywedasoch nad oedd dim yn mywyd 01iver Cowdery yn ei 
wneyd yn euog o’r drwg ycrybwyllir ara dano yn yr Ath. a Cbyf. 
Nis gallaf gredu eich haeriad hyd nes y caf resymau i brofi nad 
oedd ei doriad ef allan o’r Eglwys, a’i arosiad un-ar-ddeg o flynydd- 
oedd, yn ei wneyd yn euog o droi yn hollol oddiwrth gyfammod 
yr offeiriadaeth. Er fy raod allan o*r eglwys, y mae yn deg i 
mi gael fy ngoleuo yn liyn, os yw yn bosibl gwneyd hyny. Hyn 
yn bresennol, oddiwrth Willtam Thomas. 

[Mae yn ddrwg genym na allwn foddloni y gwr ucliod : mao 
anghen cymmaint o oleuni arno, fel nas gall Seren y Saint ei 
ddiwallu. Treied ddyfod o hyd i’r Haul , hwyrach y boddlonir 
ef yno. Er hyny, gwnawn un cynnyg arno etto. — Mae yn debyg 
i ni ddweyd, “ Nis gall neb wadu , ond yr hyn a fu yn gwybod 
Dyna feddyliwn ni yw ystyr priodol y gair gwadu, a dyna 
ddywed y geiriaduron hefyd. Etto dichon y gall y gair oddef 
ystyr helaethach, megys yn yr enghraifft ganlynol: — Gofynwn i 
ddyn na ,fu yn Merthyr, os bu yno. Os dywed, Naddo, yna 
gallwn ddweyd ei fod yn gwadu, yr un fath â’r sectau yn gwadu 
grym duwioldeb. Mae iaith yn anmherffaith, ac y mae yn 
anhawdd deal’l meddwl Duw heb Ysbryd Duw i’n cynnorthwyo. 
Mae y gwadu hyn yn wahanol i’r gwadu a wna y rhai hyny ag 
ydynt wedi “ gwaduyr hyn a fuont yn gwybod trwy Ysbryd Duw,” 
fel y dywedasom o’r blaen. Dywedai Llyfr Mormon fod yr hwn 
a wado Grist a’i weithredoedd, er mwyn elw, yn debyg i fab y 
golledigaeth. Mae yr hwn a wnelo hyny er mwyn elw, fel Judas, 



106 


UDGORU BEIOîf • 


yn gwadn yr hwn a wyhu efe oedd j’n Fab Duw, ac felly jn 
pechu yn anfaddeuol. — Yn nesaf, mewn perthynas i’r geiriau, 
“Mi a rodiaf lwybr ar liyd yr hwn ni ddychwelaf.’’ A oes (Tordd 
i Job ddyfoc} o’i fedd, heblaw y ffordd yr aeth iddo ? Meddyliwn 
ni nac oes ; ond yr oedd ffordd arall i’r dyn hwnw i ddyfod yn ol 
o Bethel, fel y gallwn farnu. Boddloned ein gohebydd i'n credu 
neu beidio am y “dychweliad’’ yn Llyfr Mormon, nid yw o fawr 
bwys. Os oes beiau yn Llyfr Morrnon, “beiau dynion ydynt,” 
fel yr hysbysîr yn y ddalen gyntaf o hono ; “gan hyny, na chon- 
dernnied neb bethau Duw, fel y caffer ef yn ddifrycheulyd ger- 
bron brawdle Crist.’’ — Pan edrycbwn ni i dud. 321 o Lyfr 
Mormon, yr ydytn yn deall vr adferiad a sonir am dano yn 
wabanol i’n gohebydd, ac ofer i ni ddweyd llawer o’n barn pan y 
g\vyr efe gymmaint yn well. Nis gallwn ddweyd dim mewn 
perthynas Pr hyn a welodd efe yn rhywle yn Liyfr Mormon, ond 
yn unig fod rhyw air ganddo yn ei ysgrif nas gallwn ei wneyd 
allan. — Alewn perthynas i OlWer Cow r dery, os uad yw yr hyn a 
ddywedasom o’r hlaen yn diligon, gwell genym ni i W. Thomas 
gredu ei hun. — Yn awr, teimlwn i ddweyd wrth ein gohebydd 
hwn, ein bod wedi ymgomio digon ag ef am dro, ac am iddo 
edifarhau ar frys cyn y byddo yn myned yn rhy bell. — G ol.] 


AML-WREIGIAETH Y MORMONIAID. 

Mae amryw o gyhoeddiadau y wlad yn gwneyd cryn dwrw yn 
bresennol ynghylch aml-wreigiaeth y IMormoniaid. Hònant eu 
bod wedi derbyn llythyr oddiwrth rywun yn dadguddio fod gan y 
Llywydd Brigham Young oddeutu pump-ar-hugain o wragedd; a 
dywed rhai fod yr un nifer gan Capt- D. Jones hefyd, tra mae 
ereill yn tystio mai dwy sydd ganddo, a bnd un o honynt “ yn 
wraig ysbrydol,” yr hon a gymmerodd o Sir Gaeîfyrddin. Mae 
y person sydd yn dweyd hyn yn llygad-dyst, medd y cyhoedd- 
iadau ; eithr ofnant roddi ei enw. Mae aml-wreigiaeth y Saint 
yn hen stori, a gall pawb wybod ei bod yn gelwyddog fel ei thad 
diafol. Meddyliwn mai y “'wraig ysbrydol” yw Mrs. Lewis, 
gynt o Gydweli, yr hon aymfudodd yr un pryd â Chapt. Jones r 
gan adael ei gwr a’i chwaer ar ol i settlo ynghylch mafferion cyf- 
reitliiol, y rhai ni therfynwyd mewn amser i’r ymfudiad ; a chan 
fod Mrs. Lewis wedi cytuno am le raewn llong í’w tbeulu, a dar- 
paru pob peth, cydsyniodd ei gwr a'i chwaer i aros ar ol hyd yr 
ymfudiad nesaf, er cael rhyw arian ereill ag oedd yn dyfod iddynt. 
Darfu i’w gwr a’i chwaer hi yrnfudo gyda’r llongaid gyntaf ar ei 
hol hi ; a chlywsom eu bod wedi ymuno â’r teulu yn y Dyffryn- 



DDGORN BEÍOlf. 


$07 


Nid dyna y celwyddau cyntaf am Brigbam Young a Cbapt. 
Jones, na’r rhai diweddaf ycbwaitb. Y sawl sydd am wybod 
sicrwydd mewn perthynas i’r gwirionedd, darllened a ganlyn 
allan o’r ‘‘Athrawiaeth a Cbyfammodau,” tud. 300 : — “Yn gym- 
maint â bod eglwys Crist wedi eu gwarthruddo fel o fod yn euog 
o’r trosedd o odineb ac aml-wreigiaetb, cyboeddwn ein bod yn 
credu y dylai un dyn gael un wraig, ac un fenyw ond un gwr, 
oddieithr mewn acbos o farwolaeth, pan y mae y naill a’r llall at 
eu rhyddid i briodi eiîwaith.” Mae aml-wreigiaetb yn beth 
annyoddefol yn yr eglwys, ac ni oádefid llywydd na neb arall i’w 
arfer. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Galwad am Lyfraü Cymraeg yn Lloegr. — Maey Llywydd 
F. D. Richards wedi gy.ru atom am gant o’r Athrawiaeth a 
Chyíammodau yn ddioed, ac yn addaw cymmeryd dau ganto 
Lyfr Mormon, ar ol iddo ddyfod allan. Mae hyn yn dangos 
ysbryd cynnorthwyo y Cyrary, am yr hyn y dylem fod yn 
ddiolcbgar. Daw y Saint cyn hir yn awyddus i hrynu y llyfrau 
uchod yn mhob iaith y gellir eu cael. 

Rheilffordd. — Torwyd tir cyntaf Rheilffordd Dinas y Llyn 
Halen Fawr a’r Mynydd dydd Mercher diweddaf. Mae cytundeb 
wedi ei wneyd am sleepers tirails, a gwaith yu awr yw yr unig 
beth angbenrheidiol er cael y flTordd at wasanaeth uniongyrchol. 
Bydd y cyfan yu cael eu gwneyd o goed ; ac mor fuan ag y 
gorphenir, gwneir parotoiadau er dechreu y Deml yn ddioed. Pe 
gwnelai pob Sant ei ddyledswydd, nid elai tri m>s heibio cyn y 
buasai y graig yn cael ei symud i’w gwneyd yn furiau. Pa beth 
a wnewch ? — Deseret News. 

“Mormons Bog.” — Mae cant o’r‘‘Mormons Bog,’’ sef Llyfr 
Mormon yn yr iaith Ddanaidd, wedi tirio yn Liverpool, ac 
anfonir rhai o honynt yn ddioed i Gymry, i’r rhai hyny sydd am 
ddarparu llyfrau i osod o íîaen y brodyr tramor a ddaw efallai i’w 
tai yn Seion. 

Newyddion o’r Dyffryn. — Mae iechyd cyffredinol yn ffynu 
trwy y Dyffryn, a digonedd o wenith wedi ei hau. Mae gor- 
pheniad tai yrí ddygwyddiad dyddiol ; ac hysbysir fod llestri pridd 
yn dechreu cael eu gwneuthur. Gwneir pob brys i orphen yr 
adeiliadau cyhoeddus, er mwyn decbreu y Deml. — Bwriedir eadw 
y 24ain o Orpbenaf mewn modd rhwysgfawr, trwy gael pic nic 
parly a gorymdaith i’r Llyn Halen, efo y cor cerddorol yn eu 
cerbyd o bedwar ceffyl ar ddeg, ynghyd â gosgordd filwraidd; » 


»08 


ÜDGORN SEION. 


bydd bad godidog i ymddifyru ar y llyn ; a cheir gwleddoedd, 
areithiau, &c., er difyrwch y cwmpeini. 

Y Dyn Doeth. — Y dyn doeth a drefna yr amser a aeth heibio 
er syìw ac adfyfyriad, yr amser presennol mewn cyflaw'ni dyled- 
swyddau, a’r amseri ddyfod efe a’i rhoddi i ofal Rhagluniaeth. 

Golud, — G olud wedi ei golli a ellir eî adennill, ac iechyd wedi 
ei golli a ellir ei adferyd ; ond os collir amserjgwerthfawr,nisgell- 
ir fyth ei aiw yn ol. 

Yr Eangder ( Space ). 

Adeilydd holl fodoliaeth — yw rhyngdod 
Yr Eangder helaeth; 

Ni eill Ion, na’r oll a wnaeth, 

Oesoli o’i breswyliaeth. 

Dinas. W. Roberts, Iku. 


Taliadaü o Medí 5 hvd Medi 18. — Sir Fynwy, £2 ; Mor- 
gacwg Orllewinol , £2 16s 6%c. a £2 ös lOc; Llanilltyd, Is 3c; 
Pontytypridd, £2 12s 6c ; Llanfabon, 8s 6§c ; Cwmbach, ôÉ 5 !; 
Cardiff, 8s 6c; Aberdare, £1 4s l|c; Dowlais, 16s; George- 
town, £2 13s 3c; Merthyr, lOs ; Cefn. 7s 9c ; Gorllwyn, 7s 3c : 
Ffynnon Tydfll, 6s 2c. — Cyfanswm, £17 17s 8§c. 

Ath. a Chyf. — Rhoddwn ddwy geiniog yr un am gynnifer a 
ellir ei gael o’r 6fed Rhifyn o’r Ath. a Chyf. ; a dymunwn ar y 
rhai a ddanfonasant yma am rifynau od, i fod yn amyneddgar, a 
diwallwn hwynt yn ol ein gallu. Mae llawer heb ddanfon gwyb- 
od etto. Gobeithiwn y gofelir yn well am rifynau Llyfr Mormon. 

Llyfr Mormon- — Maeyr enwau am Lyfr Mormon yn agos 
wedi cyrhaedd 1500, heblaw y gorchymyn o Liverpool am 200 ar 
ol ei orphen. Daw y Rhifyn laf allan gyda yr Udgorn hwn ; 
ac os cynuydda y derbynwyr i ddwy Jil erbyn y lOfed rhifyn, 
gwerthir y rhifynau o’r 2üfedallan am geiniog yr un ! Deallwch 
hyn, frodyr. 

Danfonir papyrau raawrion gyda y Rhifyn hwn i’w gosod 
yn ystafelloedd y Saint, ac hefyd mewn ffenestri, a lleoedd cy- 
hoeddus ereill; a gellir ysgrifenu arnynt pa le y gellir cael y 
llyfrau ar werth, yn y lle a adawyd at hyny. 

Ögf 3 Cofied trysorwyr y Drysorfa Ymfudol am yru yr arian 
mewn llaw i Merthyr ar yr amserau penodedig. Bydd y chwarter 
hwn yn terfynu ar y 24ain o’r mis hwn, a danfoner o bob man 
erbyn yr amser hyny. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Dauis , Printer , Johns Street , Georgetown , Merthyr. 


J. DA VIS, ARGRAFFYDD, MERTH YR-TTDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEÜ 

^rrnt t> ŵantt. 


Rhif. 20.] HYDREF 4, 1851. [Pris 1 g. 


DYFODIAD MAB Y DYN. 

GAN CAPT. D. JONES. 

fí Am liyDy, byddwch cbn’ithau barod, can\s yu yr awr ni tbybioch y daw 
Mab y Dyii.” — M atr. xxiv, 44. 

Y gwrthddrych a nodir, — sef dyfodiad Mab y Dyn; mae’n 
amlwg mai ei aìl ddyfodiad a feddylir, o herwydd efe ei hun 
oedd yn liefaru pan ar y ddaear y waith gyntaf. Mae yma 
osodiad cadarn, — prawf anwrthwynebol a sicr ei fod i ddyfod yr 
ail waith ; ac os gofynir i ba le y daw y waith hono ? mae’r 
gosodiad yn profi hyny — sef dyehwelyd a wnai i’r fan y daeth 
y tro cyntaf, ar y ddaear. Gan fod pob enwad sy’n proffesu 
cristioDogrwydd yn addef ail ddyfodiad Mab y Dyn ar y ddaear, 
ni raid ei gadarnbau. Mae Uawer o wahano! farnau yn yr oes 
hon, ynghylcli dull, amser, dyben, a’r arwyddion neu y gwaith 
a wneir cyn hyny, íe, feallai fod cynnifer o wahanol dybiau 
am y pethau nodedig hyn, ag sydd o wahanol enwadau crefyddol 
yn y byd ; prawf, ynte, fod eisieu chwilio yn fanylach iddo, a 
hyn a wnawn, sef edrych beth yw tystiolaethau dynion arddel- 
cdig, ac ysbrydoledig ; bydded hyny y maen prawf, a bydd hyny 
yn ddigonol er terfynu pob dadl, os ydynt dan arweiniad yr un 
Ysbryd. Ymdrechwn ni ei gael er deall y mater pwysig bwn fel 
hwythau. Sylwn yn 

I. Dpll ei ddtfodiad. 

ÍI. Dfben ei ddyfodiad. 

III. Amser ei ddyfodiad. 

IV. Irarwyddion a ragflaenant, neu'r cwaith a WNEií 

AR Y DDAEAR CYN EI DDYFODIAD, 

20 


m 


UbGORN SEIO». 


I. Y DULL, NEü’r MODD YR YMDDENGYS YR AIL WAITÖf. 
Mae gan bron bawb ag svdd wedi ystyried y pwnc hwn,a dyfod 
i benderfyniad arno,ryw ífordd wedíei hagor, rhyw lwybr wedi ei 
drefnu, neu reolyn ol pa un y dysgwyliant iddo ddyfod, a hyny 
yn wahanol iawn i’w gilydd, ac (ond rhoi rheswm ar waith) 
rhaid addef y caiff yr oll o honom ein siomi yn hyn ond un ; nid 
oes yn bosibl fod ond un o’r cyfan yn iawn synied, o herwydd 
nad yw yn dyfod ond un waith etto, ac nis gall ddyfod mewn 
gwahanol ddulliau y tro hwnw ; felly, gwelwn yr anghenrheid- 
rwydd o ddeall pa ddullydaw, pwy o’r cyfan (os addefir fod hyiì 
y uod un) sydd gywir, ac nid yw hwnw gywir ychwaith os nad 
yw yn ol y “ gyfraith â’r dystiolaeth canys yn y dull a íyno ei 
hun y daw, er dywedyd o holl bobl y byd i’r gwrthwyneb — ac 
mae ef ei hun wedi dweyd y dull, wedi desgrifio yr agwedd, a 
dangos pa fodd y daw. Dywed yn adn. 30, y daw “ ar gymylau 
y nef gyda nerth a gogoniant mawr.” “ A Mab y Dyn pan ddêl 
yn ei ogoniant, a’r holl angylion santaidd gydag ef, yna yr 
eistedd ar orsedd ei ogoniant’ , (pennod xxv, 31). “ Yna y 
gwelant Fab y Dyn yn dyfod mewn cwmwl, gyda gallu a 
gogoniant mawr’’ (Luc ixi, 27). Dyma ei dystiolaeth ef ei hun, 
ond clywn dyatiolaeth dau angel wrth ei ddyscyblion, “ A hwy 
(yr apostolion) yn edrych, Efe (sef yr Iesu) a ddyrcbafwyd i 
fyny; a chwmwl a’i derbyniodd ef allan o’u golwg hwynt. Ac 
fel yr oeddynt yn edrych yn ddyfal tua’r nef, ac efe yn myned 
i fyny, wele, dau wr (angylion) a safodd gerllaw iddynt mewn 
gwisg wen ; y rhai a ddywedasant, Chwi wŷr o Galilea, paham y 
sefwch yn edrych tua’r nef ? vr Iesu hwn yr hwn a gymmerwyd 
i fyny odd.iwrthych i’r nef, a ddaw felly yr un modd ag y gwelsoch 
ef yn myned i’r nef” (Act. ì, 9, 10, 11). Yma profir y daw Mab 
y Dyn yn yr un cerbyd ag yr aeth, sef cwmwl, a chan mai oddiar 
fynydd yr Olewydd yr esgynodd, ar fynydd yr Olewydd y daw, 
felly yn “ yr un inodd a ddaw,” &c. Ac i hyn mae’r prophwydi 
yu dwyn tystiolaeth ; dywed Zach. xii, 10, “ A hwy (sef ty Dafydd 
a phreswylwyr Jerusalem) a edrychant arnaf fi yr hwn a wan- 
asant.” “A dywed un wrtho, Beth a wna y gweli'au hyn yn 
dy ddwylaw? Yna efe a ddywed, Dyma y rhai y’m clwyfwyd â 
hwynt yn nhý fy ngharedigion” (pen. xiii, 6). 

Mae y gosodiad uchod am ddull dyfodiad Mab y Dyn yn 
benderfynol er profi y daw ar y cwmwl, yn bersonol ; yr un corff 


tJDGORN SElONt 


âu 


&g a groes’hoeliwyd, adgyfodwyd; yr un gweliau a ddangosodd 
Crist i Thomas, ac ereill, pan ddywedodd,“ gwelwch a theimlwch, 
«anys nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn, fel y gwelwch fod 
genyf fi.” Yr un creithiau, sef ol yr hoelion, a’r waywffon, a’r 
goron ddrain a ddengya Crist pan ddêl yr ail waith ; am hynj 
y galarant, o berwydd iddynt ei w’rthod a’i anmharohu cyhyd ; 
ond daw y waith hon yn fuddugoliaethus ar ei holl elynion, ac 
wrth y nodweddau hyn yr adnabyddant ea Messiah, a bydd yn 
Frenin, nid ar yr Iuddewon yn unig, ond bydd ei freniniaeth 
dros yr holl fyd ; a rhag bod un anmheuaeth am y dull neu’r 
fan lle daw, dywed y Prophwyd yn pen. xiv, 4, “ Ai draed a 
sal'ant y dydd hwnw ar fynydd yr Ulewydd, sef y traed hyny a 
gerddodd hyd ein daear ni,'y traed byny a gerddasant i ben 
Golgotha, a hoeliwyd wrth y groesbren, ie, y traed santaidd hyny 
a sengodd ben mynydd yr Olewydd, pan y dyrchafodd i fyny 
nes sengu yr un traed ar lwch euraidd fryniau Caersalem fry, o 
fewn i’r drydedd nef, a’r tiaed hyny a safant etto ar yr un 
inynydd, sef yr Olewydd, ac efe a hyllt yn ddau, ac un hanner a 
symud tua’r gogledd, a hanuer tua’r dehau, a bydd dyffryn 
raawr iawn ; feallai yr haera rhai fod hyn wedi eymmeryd lle 
eisoes, ond ni wna un hauesydd a ŵyr am sefyllfa y wlad bono 
haeru fod mynydd yr Olewydd wedi holiti felly, o achos nad yw. 
Yr oedd yna ddyffryn mawr iawn i fod, i ba un y ffoäi tỳ 
Oafydd a phreswylwyr Jerusalem am ddiogelwch, ond nis gall fod 
wedi dygwydd felly etto, o herwydd nid ynt wedi dyfod yno } 
ond hyd heddyw yn w'asgaredig dros holl dylwythau y ddaear; 
oud yr oedddynt i gael eu casglu i’w gwìad, ac i adeiladu Jeru- 
salem cyn hyny, ac yr oedd yr holl genedloedd i ddyfod yn eu 
herbyn, a goresgyn hanner y ddinas, fel y gwelir yn yr banee 
blaenorol ; ac wedi iddyut ffoi i’r dyffryn hwn, a’u gelynion o’u 
liamgylch, yr oedd y tywyllwch rnawr i gymmeryd lle, a holl lu 
y cenedloedd i ddyfetha y naill y llall,nesbyddai ond ychydig yn 
weddill o hob çenedl dan y nef. Y pryd hyn “ y daw yr Arglwydd 
a’i holl saint gydag Ef’’ (adn, 5). Ac os haerir fod y pethau 
hyn wedi cymmeryd lle, rhaid profi fod yr holl saint wedi 
dyfod hefyd, gan cu ood i ddyfod “ gydag Ef.” Os dywed 
neb fod hyn yn cyfeirio at y rhai a godasant pan adgyfododd 
yr Iesu, yna mae hyd y nod tywyllwch y fagddu, hob nos er 
fcyny yn gwadu yr haeriad,“ Canys y dydd hwnw y daw i beo» 



m 


UDGORN 6EION. 


na bjdd goleuni dysclaer, na tliywyll” (adn. 6). “Ond bydcî 
un diwrnod, a liwnw a adwaenir gan yr Arglwydd, nid dydd, ac 
nid nos ; ond bydd goìeuni yn yr hwyr” (adn. 7). Gwel hefyd 
y cyfan o’r bennod, fod adferiad yr Iuddewon i feddiannu ▼ 
wlad yn dragywydd, ond eu gwasgaru gawsant yn, neu ar ol 
adgyfodiad yr Iesu ; o ganlyniad raae’r holl bethau hyn yn 
ralaen, ac edrychwn am ail ddyfodiad Mab y Dyn ar gymylau 
y nef, a’i holl saint gydag Ef. Fe ddaw yn bersonol fel, ac i'r 
raan, yn yr un modd ag yr aeth i’r nef. Dywed Paul, 1 Thes. 

iv, í-5, 16, 17, u Ni bydd i ni y rhai byw, y rhai a adewir hyd 
ddyfodiad yr Arglwydd, rag-tìaenu y rhai a hunasant. Oblegid 

yr Arglwydd ei hun a ddisgyn o’r nef gyda bloedd, a llef yr j 
archangel, ac ag udgorn Duw, a’r meirw yn Nghrist a gyfodant j 
yn gyntaf : yna ninnau y rhai byw, y rhai a adawyd, a gipir i 
fyny gyda hwynt, yn y cymylau, i gyfarfod â’r Arglwydd yn yr ! 
awyr: ac felly y byddwn yn wastadol gyda’r Arglwydd.” Yn 
mha le ? ai yn yr awyr? Nage, ond ar y ddaear, gwel Dad. 

v, 10, lle raae Ioan yn clywed llais mwynaidd telynau seraphiaid 
a phiolau euraidd y nef yn seinio mor fwyn; efe a wrandawodd 
beth oedd eu can, ac wele, na synwch, dyma oedd eu cân mewn 
llawenydd a gorfoledd yn y lle dedwydd hwnw/‘ Ac a’n gwnaeth- 
ostniji’n Duw ni, yn freninoedd ac yn ofTeiriaid.” Wel, meddwcb, , 
liid rhyfedd iddynt gami yn fwyn, wedi cael y fath swyddau 
goruchel yn y nef ; ond deallwch, nid dyna yr oll o’u c«ân, y 
rhan ddiweddaf oedd y felusaf o lawer, sef “ ac ni a deyrnaswn I 
ar y ddaear.” Yn mhen. xx, 4, mae yn eu gweled ar orsedd- 
feinciau, u a hwy a fuant byw ac a deyrnasasant gyda Christ fil o 
ílynyddoedd.’’ Gwelwn fod Crist i ddyfod ar gymylau y nef, yn 

ei deyrnas gyda ei angylion nerthol, a’i holl saint a gyfodant, 
megys y cyfododd Efe, ac â’rcyfryw gyrff ag ef, ac efe a deyrn- i 
asa yn Frenin ar yr holl fyd yn bersonol, a hydd y rhai a fuan t 
ffyddlon yn eu hoes yra ei wasauaethu ef, a marw ynddo ef, 
yu adgyfodi pan ddêl ef, ac yn teyrnasu gydag ef, fel swyddog- 
ion yn ei deyrnas eang a godidog,er cario ei lywodraeth j'n mlaen 
dros yr holl fyd. Mae amryw gymhariaethau wedi eu rhoddi i 
lawr er c’angos y dull y deuai Mah y Dyn. 

1. Cyffelybiaeth y diluw, — “ fel yr oedd yn nyddiau Noah, felly 
v bydd yn y dyddiau cyn dyfodiad Mab y Dyn,” Beth sydd yn 
debyg ynddo? 1. Codi Prophwyd i rybyddio y wlad o’i ddvf°d- 


T7ÖG0RN SEION. 


313 


îad,&c. 2. Ychydig a achubwyd yn nyddiau Noah ; er y rhy- 
byddi-o, ’doedd neb yn credu o’r bron, ond galw yr hen brophwyd 
yn dwyllwr, íelly y bydd etto. 3. Daeth y diluw yn sydyn 
arnynt, pryd nad oeddynt yn dysgwyl, felly y bydd etto. Mae 
r-han fawr o’r oes lion yn meddwl yn hollol groes i hyn, sef y 
bydd y dydd hwnw yn dyfod yn raddol, ac y bydd trigolion y 
byd, a’r ludáewon hefyd yn dyfod i gredu y erefyddau a alwant 
yn Efengyl, ac y raaent wedi darparu y ffordd ynua iddo ddyfod, 
ac yn gwneyd eu goreu i brysuro yr araser, a darparu ei ffordd o’i 
tìaen, sef trwy anfon cenadon i efengyleiddio y byd ; ond felly 
y raae ganddynt waith hirfaiih iawn, neu raae y dydd hwnw yn 
rahell îawn, os na-ddaw hyd ues delo yr hoil Iuddewon a Cben- 
edloedd i gredu, a baruu yn ol yr amser a aeth heibio, a’r 
llwyddiant a gawsant hyd yraa ; os yw pobl y byd i ddyfod i 
gredu yr efengylau hyn, cyn y dél y dydd hwnw, rhaid cael 
rhyw wyrthiau i’w canlyn yn ol eu haddefiad ; felly, dylent 
naill ai addef efengyl y gwyrthiau, neu roi i fyny eu gwaitli, 
•debygaf. Ond yn 

2. Cyffelybiaeth y diîuw a brawf nad oes ond ychydig o bobl 
y byd i'w hachub y dydd hwnw : dywedir yn Luc xvii, 28,“ Yr 
un modd hefyd y bu yu nyddiau Lot,” ni chymmerasant rybydd, 
ni chredasant y dystiolaeth, er ei bod o anfoniad dwyfol, eithr 
■daeth tân ac a’u llosgodJ, ond ychydig, sef teulu Lot : felly 
y bydd yn nyddiau Mab y Dyn, a hyuy o herwydd na ddaw yn y 
modd y raae pobl wedi gosod iddo. 

Daw fel tnagl a'r warthaf pawb oll, ar sydd yn trigo ar wyneb 
y ddaear, am hyny byddwch chwithau barod. “ Am byny, 
«drychwch arnoch eich hunain, gwyliwch a gweddiwch bob 
amser, rhag dyfod y dydd hwnw arnoch yn ddis v vmrawth» , ’ Luc 
xxi, 34, 3ô. Dywed Isaiah, u Y ddaear a’r gwaith sydd ynddi 
a losgir, ac ychydig bobl a adawir. 

4 . Daw fel dyfodiad mellten, yn gyffredinol, neu yn bytrach 
fel y daw pelydrau y goleuni o’r dwyrain a îlanw y byd, nes i 
bawb ei weled. Nid yw y fellten bob arnser yn dyfod o’r dwyr- 
ain ac yn myned tua’r gorllewin ; ac nid yw yn rayned dros y byd, 
ond rhan fechan o hono; ond pati ddêl Mab V Dyn caiff ei holl 
•saint ei weled, caiff yr Iuddewon ei weled yu Jerusalem, a 
hyny pan ddywedant “ Bendigedig yw’r bwn sy’n dyfod yn 
Arglwydd;’ > ondpawbcaiff yn rahob man weled ei bresen- 



314 


UDGORN SEION. 


oldeb, sef y tân hwnw, a ddifa o’i flaen bob anwiredd ac halog- 
rwydd : ag anadl ei enau y dyfetha efe yr anwir, &c. “ Ein 
Duwni sydd dân ysol.’* Felly y bydd goleuni, 8 ef yn gyffredinot 
dros yr boll fyd, a chan fod rbaid i bawb weled a dyoddef y dydd 
hwnw, yrabarotowch i’w gyfarfod, “ eanys daw fel glanhawr a 
phurwr arian, fel tân y toddydd, a sebon y golchyddion. 

II. Díben ei ddifodiad yr ai l waith. 

1. I dderbyn ei deyrnas iddo ei hun. 2. I ddinystrio yr 
annuwiolion. 3. I’w ogoneddu yn ei Saint. 

1. I fod yn Frenin ar ei deyrnas. Gwel Luc xxii, 30, u Fet 
y bwytaoch ac yr yfoch ar fy mwrdd i yn fy nheyrnas, ac yr 
eisteddoch ar orseddfeydd yn barnu deuddeg llwyth Israel.” Etto 
pennod 1, 3*2, 33, “ Hwn (Iesu) fydd mawr, ao a elwir yn Fab 
y Goruchaf : ac iddo y rhydd yr Arglwydd Dduw orseddfa ei 
dad Dafydd, ac efe a deyrnasa ar dý Jacob yn dragywydd ; ac 
ar ei freniniaeth ni bydd diwedd. > ’ Gwel befyd Sahn cxlv, 1 1, 

1 2, 13, “ Dywedant ara ogoniant dy freniniaeth ; a thraetbant 
dy gadernid : i beri i feibion dynion adnabod ei gaderaid ef, a 
gogoniant ardderchogrwydd ei froniniaeth. Dy freniniaeth di 
sydd freniniaeth dragywyddol : a’th lywodraeth a bery yn oes 
oesoelld. ,, Dywedir yn Dan. ii, 44, “ y cyfyd Duw y nefoedd 
freniniaeth yr hon ni ddistrywir byth,’’ &c. Ac yn mhennod iv, 3, 
dywedir, “ ei deyrnas ef sydd deyrna9 dragywyddol, a’i lywod- 
raeth ef sydd o genedlaeth i genedlaeth.” Etto yn Math. vi, 10, 

13, “ Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllys, megys yn y nef, 
felly ar y ddaear hefyd. Canys eidJot ti yw y deyrnas, a*r nerth, 
a’r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.” Hefvd yn rahen. xxv, 
31 , 32, 33, 34, dywedir,“ A Mab y Dyn, pan ddêl yn ei ogoniant, 
a’r boll angylion santaidd gydag ef, yna yr eistedd ar orseddfainc 
ei ogoniant. A chydgesglir ger ei fran ef yr holl genedloedd ; 
ac efe a’u didola hwynt oddiwrth eu gilydd, megys y didola y 
bugail y defaid oddiwrth y geifr: ac a esyd y defaid ar ei ddeheu- 
law, ond y geifr ar yr aswy. Yna y dywed V Brenin wrth y 
rhai ar ei ddeheulaw, Deuwch, chwi fendigedigion fy Nhad, 
etifeddwch y deyrnas a barotöwyd i chwi er seiliad y byd.’ 
Dywedir yn 1 Cor. xv, 50, “ Na ddichon cig a gwaed etifeddu 
teyrnas Dduw.” Gwel 2 Tim. iv, 1,8, “ Y’r hwn a farna y byw 
â’r raeirw yn ei ymddangosiad a’i deyrnas. O hyn allati rhodd- 
wyd coron cyfiawnder i’w chadw i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd 



■ÜBGORN SEION. 


315 


y Barawr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnw ; ac nid yn unig i mi, 
•ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef. ,, Etto Dad. xi, 
15, u Aeth teyrnasoedd y byd yn eiddo ein Harglwydd nî, a’i 
Grist ef ; ac efe a deyrnasa yn oes oesoedd.” Llawer yn 
ychwaneg o adnodau a brofant fod Crist i ddyfod yr ail waith 
yn bersonol i gymraeryd meddiant o’r ddaear, ac i fod yn frenin 
ar yr holl fyd, a’i lywodraeth o’r afonydd hvd eithaf y ddaear ; 
y dydd hwnw y bydd un Brenin, a’i enw yn un, a’i holl elynion 
dan ei draed, Ond y raae digon wedi ei ddangos er cadarnhau y 
gosodiad yn anwrthwynebol ar dir ysgrythyrol. 

2. Mae yn dyfod i ddiny6trio yr annuwiolion a fyddant ar y 
ddaear yn nydd ei ddyfodiad, ond nid y rhai sydd eisoes wedi 
marw a farna efe pan ddêl. Gwel Salm xi, 6, “ Ar yr annuw- 
iol y gwlawia efe faglau, tân a brwmstan, a phoethwynt ystormus, 
dyma ran eu ph’iol hwynt.’* Salm lxviii, 2, “ Fel y tawdd 
■cwyr o flaen y tân, dyfethir y rhai annuwiól o flaen Duw — am 
hyny byddwch chwithau barod. Salm cx, 6, “ Efe a faru yn 
mysg y cenedloedd ; lleinw leoedd â chelaneddau : archolla 
ben llawer gwlad.” Gwel hefyd Esay ix. 18, 19,20, “ O herwydd 
anwiredd a lysg fel tân ; y raieri a’r drain a ysa efe, ac a gynneu 
yn nyrysni y coed ; a hwy a ddyrchafant fel ymddyrchafiad 
rawg. Gan ddigofaint Arglwydd y lluoedd y tywylla y ddaear, 
ac y bydd y bobl fel ymborth tân : nid eiriach neb ei frawd. 
Ac efe a gipia ar y l!aw ddehau, ac a newyna; bwyty hefyd ar 
y llaw aswy, ac nis digonir hwynt : bwytânt bawb gig ei fraich 
e\ hun.’ , Etto yn mhen. xiii, 6, 7, 8, 9, “ Udwch ; canys agos 
yw diwrnod yr Arglwydd ; megys anrhaith oddiwrth yr Holl- 
alluog y daw. Am hyny yr holl ddwylaw a laesa; a chalon 
pob dyn a dawdd. A hwy a ofnant; gwewyr a doluriau a’u deil 
hwynt; megys gwraig yn esgor yr ymofidiant; pawb wrth ei 
gyfaill a ryfedda; eu hwynebau fyddant wynebau íflarallyd. 
Wele ddydd yr Arglwydd yn dyfod, yn greulawn â digofaint a 
digter llidiog, i osod y wlad yn ddiífaethwch ; a’i phechaduriaid 
a ddifa efe allan o honi.’ > Ac yn mhen. xxiv, 6, 17, 21, dywedir, 
“ Am liyny meîldith a ysodd y tir, a’r rhai oedd yn trigo ynddo 
a anrheithiwyd ; ara hyny preswylwyr y tir a losgwyd, ac 
ychydig ddynion a adawyd. Dychryn, a ífos, a magl, fydd arnat 
ti, breswylydd y ddaear. Yr amser hwnw yr ymwêl yr Arglwydd 
â 11 u yr uchel, yr hwn sydd yn yr uclielder* ac â breninoedd y 


CDGORN SEION. 


316 

j ddaear ar y ddaear.” Etto adn. 22, “ A chesglir hwynt fet y 
eesglir cacharorion mewn daeardy, a hwy a garcherir mew a 
carchar, ae yn mhen llawer o ddyddiau yr ymwelir á hwynt.’’ 
Gwel Salm cxlix, 6, 7, “ A chleddyf dau finiog yneudwylaw; 
i wueuthur dial ar y cenedloedd, a chosp ar y bobloedd.’’ Esay 
xi, 4, “ Ac efe a dery y ddaear â gwialen ei enau, ac ag anadl ei 
wefusau y lladd efe yr anwir.’’ Jer.xxx, 23,24, “ Wele, gorwynt 
yr Arglwydd yn myned allan mewn digter, corwynt parhaus; ar 
ben annuwiolion yr erys. Ni ddycbwel digofaint llidiog yr Ar- 
glwydd, nes iddo ei wneuthur, ac nes iddo gyflawni meddyliau 
eigalon: yn y dyddiau diweddaf y deallwch liyn.’’ Etto yn 
Seph. iii, 8, “ Canys à thân fy eiddigedd yr ysir yr holl ddaear.’’ 
Gwel hefyd yn Mal. ir, “ Canys wele y dydd yn dyfod yn llosgi 
megys ffwrn; a’r holl feilchioD, a holl weithredwyr anwiredd, 
a fyddant sofl ; a’r dydd sydd yn dyfod a’u llysg hwynt, medd 
Arglwydd y lluoedd, fel nas gadawo iddynt na gwreiddyn na 
changen,” &c. Ac yn 2 Thes. i, 7, 8, 9, “ Yn ymddangosiad yr 
Arglwydd Tesu o’r nef, gyda’i angyliou nerthol, a thán ffiamllyd, 
gan roddi dial i’r sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn 
ufyddhau i efengyl ein Harglwydd Jesu Grist. Y rhai a ddyodd- 
efant yn gospedigaeth, ddinystr tragywyddol oddi ger bron yr 
Arglwydd, ac oddiwrth ogoniant ei gadernid ef.’’ Oddiwrth yr 
hyn a ddywedwyd, gwelwn fod Mab y Dyn pan ddêl ar y cwmwl 
i’w deyrnas, i roddi dial ar bawb nad ydynt yn adnabod Duw : ac 
nid oes modd ei adnabod ef ond trwy ei Ysbryd, ac ni ddichon 
neb gael ei Ysbryd ond trwy y Mab; nidadnabuneb y Tad 
ond y Mab, a’r hwn y dadguddia y Mab ef iddo, a'r Ysbryd 
Glân sydd yn deilliaw oddiwrth y Tad sy T dd yn dadguddio, neu 
yn dyfod a gwybodaeth o'r naill a’r llall, a hyny trwy ufyddhau 
i efengyl yr Arglwydd Iesu, yr hon adnabyddiaetb. y w y bywyd 
tragywyddol ; ac heb ufyddhau i’w efengyl ef, ni allwn ddianc 
rhag y diluw tân d'ialeddol ; nid oes un ffordd arall, a diolchwa 
fod un ffordd o ddiangfa ar un ammod, yn bosibl ; ac O, na 
ddiystyrwn lii, nac esgeuluswn hi er dim, canys mae cyfiawnder 
at ein heneidiau yn ein hanuog, a dydd mawr ac ofnadwy yr 
Arglwydd yn ei ddigter, yn ein cymhell i gofleidio ei efengyl 
ar frys, tra y gelwir hi heddyw ; am hyny, byddwch chwithau 
barod, &c. 

3. Dyben arall sydd i ail ddyfodiad Mab y Dyn, ydyw, i’w 


UDOOEN SEION. 


317 


ogoneddu yn ei Saint; i’r rhai a hunasant yn yr Iesu, gael eu 
rhyddhau i ryddid gogoniant plant Duw, gan ddysgwyl y mab- 
wysiad, sef prynedigaeth y oorff, “ gan fod Duw yn rhagweled 
rhywbeth gwell am danom ni, fel na pherffeithid hwy hebom 
ninnau. ,, (i Nac ofnwch, rai anwyl, canys rhyngodd bodd i'r 
Tad roddi i chwi deyrnas. ,, Hefyd darllener yr adnodau a 
ganlyn : Math. v, ô, “ Gwyn eu byd y rhai addfwyn, canys hwy 
aetifeddanty ddaear.” Mal.iii, 16, 17, JS, “ Acysgrifenwyd Uyfr 
coffadwriaeth ger ei fron ef i’r rhai oedd yn ofni yr Arglwydd, 
ac i J r rhai oedd yn raeddwl am ei enw ef. A byddant eiddo íì, 
medd Arglwydd y lluoedd, y dydd y gwuelwyf briodoledd ; 
arbedaf hwynt hefyd fel yr arbed gwr ei fab sydd yn ei was- 
anaethu. Yna y dychwelwch (yr Iuddewon) ac y gwelwch 
ragor rhwng y cyíiawn a’r drygionus, rhwng yr hwn a wasanaetho 
Dduw a J r hwn nis gwasanaetho ef. ,> Phil. iii, 20, 21, “ Canys 
ein hymarweddiad ni svdd yn y nefoedd ; o’r lle hefyd yr ydyra 
yn dysgwyl yr Iachawdwr. Yr hwn a gyfnewidia ein corff gwael 
ni, fel y gwneler ef yr un ffurf â i gorff gogoneddus ef," Scc. 
2 Tim, iv, 8, “ Rhoddwyd coron cyfiawnder i’w chadw i mi, ac i 
bawb a garant ei ymddangosiad ef yr ail waith." 1 Cor. i, 7, 8, 
“ Yn dysgwyl am ddadguddiad ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn 
hefyd a’ch cadarnna chwi hyd y diwedd, yn ddiargyhoedd, yn 
nydd ein Harglwydd Iesu.” 1 loan iii, 2, “ Yr awrhon meibion 
i Dduw ydyru, ac nid amlygwyd etto beth a fyddwn ; eithr ni 
a wyddora, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo ; 
oblegid ni a gawn ei weled ef megys ag y ruae.” 2 Thes. i, 
7, J 0 , Ci Ac i chwithau, y rhai a gystuddir, esmwythdra gyda ni, yn 
ymddangosiad yr Arglwydd Iesu o'r nef. Pan ddëì efe i’w 
ogoneddu yn ei saint, ac i fod yn rhyfeddol yn y rhai oll sydd 
yn credu (o herwydd i’n tystiolaeth ni yn eich mysg chwi gael ei 
chredu) yn y dydd hwnw.” 1 Thes. iv, 14, “ Canys os ydym yn 
eredu farw Iesu, a’i adgyfodi ; felly y rhai a hunasant yn yr 
Iesu, a ddwg Duw hefyd gydag ef." Etto adn. J 6, 17, “ A*r 
meirw yn Nghrist a gyfodant yn gyntaf ; yua ninnau y rhai byw, 
y rhai a adawyd, a gipir i fyny gyda hwynt, yn y cymylau, i 
gyfarfod a’r Arglwydd, yn yr awyr ; ac felly y byddwn yn 
wastadol gyda'r Arglwydd.” Math. xix, 2S, “ Yr eisteddwch 
Ghwitlìau ar ddeuddeg gorsedd, yn barnu deuddeg llwyth Israel.” 

1 Cor. vi, 2, “ Oni wyddoch chwi y barna y saint y byd,” &c. 



318 


ODGORN SBION. 


Yma gwelwn y bydd y rhai sydd yn ufyddhau i’r efengyl dra- 
gywyddol (a hwy yn unig) yn cael eu cipio ar adenydd ffydd, fel 
yr eryr i’r awyr i gyfarfod â’u Brenin mawr heddwch : pan ddêl 
yn ei deyrnas, ybydd yneu hanrhydeddu, yn eu caru, eu hachub, 
yn ytnffroslio ynddynt, ac yn dweyd, Wele fi a’r plaut a roddea 
Duw i mi, yn eu haddef hwynt fel ei frodyr yn ngwydd Duw a*i 
holl angylion, gan ddywedyd wrthynt, “ Deuwch, fendigedigion fy 
Nhad, etifeddwch y deyrna9 a barotowyd i chwi,* ’&c; “y rhai a 
roddaist, yr wyf yn ewyllysio lle yr wyf fi, fod o honynt 
hwythau hefyd gyda myfi;” ac nid y rhai byw yn unig, ond y 
meîrw a adgyfodant; ac ar unwaith y cyfyd y ddwy fintai ogon- 
eddus i fyny i’r awyr trwy rym eu ffydd, tra fydd yr holl ddaear 
a’rgwaith fydd ynddi yn cael eu llosgi, y bryniau yn neidio fel 
ŵyn, y creigiau yn hollti, yr annuwiolion gan ofn a dychryn yn 
gwaeddi ar y bryniau am syrthio arnynt, a’u cuddio o wydd Mab 
y Dyn, ac oddiwrth lid yr Oen. Ond ni fydd diangfa pryd 
hyny, yn awr yw yr amser. O, cofleidiwch efengyl ei Fab, a 
chymmoder cliwi â Duw, fel na fyddo y dydd hwnw yn dyfod 
arnoch fel magl. Yma gwelwn na fydd pawb yn raeirw, ond 
bydd mwy o drigolion ar y ddaear pan ddêl nag erioed, ac er y 
lleddir yr annuwiol ag anadl ei enau, etto ni fydd y Saiut feirw ; 
ond beth a ddy wed yr ysgrythyr ? “ Gosodwyd i ddynion farw un 
waith, ac wedi hyny fod barn felly y bvdd yr annuwiolion 
farw, ac wedi hyny yr adgyfodir hwynt i farn y dydd olaf ; wedi 
hyny gosodir i lawer farw ddwy waith, sef, cael eu taflu i’r llyn o 
dân ar ol y farn gyffredinol. Ond nid at hyna y cyfeirir yn y 
lleoedd blaenorol, ond at bawb fydd ar y ddaear y daw y farn 
uchod, pan ddêl Mab y Dyn, a bydd y cyfnewidiad a gymmer le 
ar y 6aint yn gydradd a marwolaeth, cauys cyfyd y rhai a hun- 
asant â chyrff fel ei gorff gogoneddus ef. A’th feirw a fyddant 
byw, fel fy nghorff i y cyfodant, “ A ninnau, ) ’ medd Paul, “ a 
newidir i'r unrhyw ddelw;” yma y bydd gan yr lioll Saint gyrff 
fel ei gorff ef. 13}’dd rhai wedi cyfodi o’r bedd, a llawer heb fod 
erioed yno, nac i fyned yno ychwaith, canys ni fyddant farw 
mwyach,ond yn wastadol gydag ef. A chan fod rhaid dyrchafu 
i’r cwmwl i’w gyfarfod er dianc rhag y dialedd, a hyny ar 
adenydd, nid rhyfedd i’r Iesu ofyn, “ A Mab y Dyn pan ddêl, a 
gaiff efe ffydd ar y ddaear?’* 

E\ ddyben yn dyfod yw er achub ei bobl, derbyn ei deyrnas, 


CDGORN SBION. 


319 


ac i’w ogoneddu yn ei Saint, fel y teyrnasant gydag ef ar j 
ddaearfil o flynyddoedd, fel y dywed Paul, mai “ felyn ngoruchwyl- 
iaeth cyflawnder yr amseroedd,y crynhoa efebob peth yn Nghrist 
Ieau, y pethau sydd yn y nefoedd ac ar y ddaear ynddo Ef,’* Eph. 
i, 10. Etto yn Dad. xir, 1, 14, 15, “ Ao wele, Oen Duw yn sefyll 
ar fynydd Seion, a ohydag ef bedair mil a saitli ugein-mil, a 
©handdynt enw ei Dad ef yn ysgrifenedig yn eu talcenau. Ac 
mi a edryohais; ac wele gwmwl gwyn, ao ar y cwmwl un yn 
eistedd tebyg i Pab y Dyn, a chanddo ar ei ben goron o aur, ac 
yn ei law gryman llym. Meda, oblegid daeth cynauaf y ddaear. > ’ 
Pen.xix,Ô — 9, “ Moliennwch ein Duw ni, ei holl weision ef. 
Haleluia, canys teyrnasodd yr Arglwydd Ddnw Hollalluog. 
Llawenychwn, oblogid daeth priodas yr Oen, a'r wraig a wnaeth 
i ei hun yn barod. A chaniatâwyd ei gwisgo â Uian main, sef 
cyfiawnder y Saint. Bendigedig yw y rhai a elwir i Swper 
neithior yr Oen ; gwir eiriau Duw yw y rhai hyn.” Y mae 
Crist yn gorchymyn y cwpan yn y 9wper i’w ddyscyblion, ac yn 
dweyd wrthynt, “ Nid yfaf o ffrwyth y winwydden hyd oni ddêl 
teyrnas Dduw,” sef yn ei grym a’i gogoniant, yr hyn a gymmer 
le pan, ond uid cyn ei ail ddyfodiad i’r byd. Dyma y wledd a 
ddyw’ed Esay a wna yr Arglwydd yn y mynydd hwn (Seion), o 
basgedigion hreision, &c. O, ryfedd wledd, a’r Arglwydd yn 
gweinyddu ei hun o ílaen ei henafiaid yn ogoneddus, pan y sych 
yraaith bob deigryn oddiwrth eu Uygaìd hwynt; ni fydd galar a 
gofid mwy, ond cânt weled ei wyneb ef hoh amser, a b\dd eti 
llawenydd fel yr afon, a’u cysuron fel tonau y môr. Yno yr 
ymgyferfydd yr hen batriarchiaid, prophwydi, a Saint, a’r hen 
ddihenydd, /ie, a’r gwaelaf a’r distadlaf o’i Saint hyd awr ei 
ddyfodiad. Yna y bloeddiant, gan ddyrchafu eu penau, Dyma 
ein Duw ni, gobeithiasom ynddo ; a hwy a gant ŵnau gwynion, 
sef cyfiawnder Crist, wedi eu cànu yn ngwned yr Oen ; ac yna 
meddyliaf y bloeddiant â chân moliant, a thelynau euraidd a 
mwynaidd iddo Ef, yr hwn a’n carodd, ac a’n prynodd trwy ei 
waed, o bob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, ac a’n gwuaeth ni iddo 
ef yn freninoedd ac ofleiriaid i Dduw, ac a roddes y coronau aur 
am ein penau, Dîolch iddo, íddo cf, iddo ef, & c. 

Dyma ddybenion mwyaf ai! ddyfodiad Mab y Dyn i’r ddaear ; 
daeth ▼ waith gyntaf fel gwas, ond yr ail waith fbl Arglwydd 
pawb oll, Tywysog, cadnrn mewn rhyfel, Concwerwr y concwer- 


320 


ÜDGORN 9B10N. 


wyr, a Brenin y breninoedd; y nef ei orseddfainc, a’r ddaear yn 
stol ei draed, y goleuni ei wisgoedd, y cyraylau ei gerbydau, tar- 
anau ei lais, ei nerth hollalluogrwydd, ei osgordd holl lur nef & 
rhai rhagorol y ddaear, i ba rai y mae yn rhoddi golud anchwil- 
iadwy, trysorau uwchlaw pris, a swyddau goruche) yn ei jmyl ei 
hun, ie, yn unffurf ag ef ei hun ; ac hefvd daw i ddial ar holl 
drigolion y ddaear, ar y ddaear, sef â dyscleirdeb ei ddyfodiad, 
— ag anadl ei enau y dyfetha efe yr anwir. “ Canys wele yr Ar- 
glwydd yn dyfod allan o’i fangre, i ymweled ag anwiredd pres- 
wylwyr y ddaear ; a’r ddaear a ddadguddia ei gwaed, ac ni 
chuddia rawyach ei lladdedigion,” — Esay xxvi, 21. Am byny, 
byddwch chwithau barod i’w gyfarfod, canys yn yr awr ni thyb- 
ioch y daw Mab y Dyn ; a phtn ddel, pwy a oddef ddydd ei 
ddyfodiad ef ? 


(I'w barhau .) 


AT YR EGLWYSî. 

Mr. Gol., — Wedi ymdeithio trwy wahanol siroedd a Cbymman- 
faoedd Cymru, cefais allan fod rhyw athrawiaeth afiachus iawn 
yn cael ei liathrawiaethu, a dymunwn ei gwneyd yn hysbys trwy 
gyfrwng yr Udgorn, fel y byddo i’r holl Saint ffyddlon gael 
eu diogelu rhagddi. Yn mbob oes y mae dynion drwg wedi bod 
yn Eglwys Dduw ; felly yn yr oes bon. Y mae rbai wedi 
dysgu mewn perthynas i’r llyfrau sydd wedi eu cyhoeddi, fod 
yr oll o dan eu llywyddiaeth liwy, a bod pob llyfr sydd wedi 
dyfod allan, i gael eu llywodraethu ganddynt hwy yn bollol : a 
phe byddai y Llyfr Athrawiaeth a Chyfammodan (pa un sydd yu 
oynnwys dadguddiadau Duw), yn dweyd mai fel a’r fel y mae 
ymddwyn tuag at y trosedd a’r trosedd, neu y peth a’r peth; O, 
meddai y rhai chwyddedig, llawn gwynt, ag sydd yn adeiladu 
eu tai ar y tywod, “ Nid yw o ddim pwys genym ni pa beth y 
mae yr Athrawiaeth a Chyfamraodau yn ddweyd, nac un llyfr 
arall ; yr ydym ni yn Llywyddion. Ni a wnawn ein hewyllys, ac 
ewyllys ein hunain a wnawn. Feidiw-ch a siarad â ni am lyfrau, 
am mai ni sydd yn eistedd yn farnwyr.” Yn wir, nid wyf yn 
synu dim fod cyn lleied o ufydd-dod wedi bod i’r Star ac i’r 
UdgoRn, canys mor fuan ag y deuaut i ddwylaw y dynion 
obwyddedig hyn, “0,’’ meddant, “ y mae yn rhaid i’r awdur- 


ÜDGORN SF-ION. 


321 


Öodau ysgrifenu fel a’r fel ; ond y peth eg ydym ni yn ddywedyd 
sydd i sefyll.’* Pe byddai awdurdodau yr Eglwys hon yn 
dywedyd wrth y dynion hyn am beidio a defnyddio arian y 
llyfrau, O,’* meddent, “ nid ydynt hwy yn meddwl yr liyn y 
maent yn ddywedyd.’’ O achos dynion o’r fath hyn y mae 
Cymmanfaoedd wedi myned i ddyled ; nid oes rhaid eu henwi, 
yr ydych yn eu hadnabod, ynghyd â llawer o bechodau ereill ; 
o herwydd nid oedd dim sylw yn cael ei wneyd o’r hyn a fuasai 
yn cael ei ysgrifenu atynt. Llawer o bechodau a allwn eu nodi, 
ond ni fyddai hyny yn ddoethineb ar yr araser presennol ; a 
bydded i’r rhai hyny edifarhau gerbron Duw, a chadw yr holl 
orchymynion o hyn allan, rhag ofn iddynt gael eu hunain allan 

0 deyrnas Dduw, a chael marw yn y sefyllfa hyny. Beth a 
ddywedwn, a oes amgenacli lle nag uffern yn aros pobl o’r fath ? 
Am hyny, ofnwch a dychrynwch, “ Gwrandewcli, O chwi bobl, 
ac agorwch eich calonau a rhoddwch glust o bell; a gwrandewch, 
chwi sydd yn galw eich hunain yn bobl yr Arglwydd, a cblywch 
air yr Arglwydd a’i ewyllys mewn pertbynas i chwi ; i'e, yn wir, 
ineddaf, cîywch ei air ef yr hwn y mae ei lid wedi ennyn yn 
erbyn y drygionus a’r gwrthryfelgar ; yr hwn a ewyllysia 
gyrameryd y rhai hyny a gymmera, ac a gadwa yn fyw y rhai 
a gadwa ; yr hwn a adeilada i fyny yn ol ei ewyllys a’i bleser ei 
hun; ac a ddystrywia yr hwn a fỳna, ac sydd yn alluog i daflu 
yr enaid i lawr i uffern. Wele, myfi, yr Arglwydd, a roddaf 
allan fy llaîs, ac ufyddheir iddo. O herwydd paham, yn wir 
meddaf, hydded i’r gwrthryfelgar ofni a chrynu ; a bydded i’r 
anghredinwyr attal eu gwefusau, canys dydd digofaint a ddaw 
arnynt megys corwynt, a phob cnawd a gaiff wybod mai myfi 
wyf Dduw. A’r hwn sydd yn ceisio arwyddion a gaiff weled 
arwyddion, ond nid er iachawdwriaeth,’ , (gwel Atbrawiaeth a 
Chyfammodau, tud. 132). Dyledswyddau yr Henuriaid ydyw 
cario yn mlaen y cyfarfodydd fel yr arweinir liwy gan yr Y sbryd 
Glân, yn unol a gorchymynion a dadguddiadau Duw yn y Llyfr 
Athrawiaetb a Chyfammodau, ac nid oes dim i’w gario yn mlaen 
yn wahanol. Mae yn ddyledswydd ar yr holl rai sydd yn dal 
swyddau yn yr Eglwys hon, i wneyd pob peth yn unol â dad- 
guddiadau Duw, sef pregethu,'dysgu, ceryddu, a chynghori, cyD y 
gallant wneuthur ewyllys Duw. Cynghorwn yr holl lywyddion 

1 ddysgu gyda phwys a sobrwydd orchymynion Duw, fel y hyddo 



UDGORW SEION. 


32Î 

ofn Du.v yn rayned i galonau yr holl Saint; canys ofn Du# 
ydyw dechreu doelhineb; a phwy byuag sydd amddifad o ddoeth- 
ineb, sydd heb yr Ysbryd Glâu. Gan byny, ymattaliwch oddi- 
wrtb holl ofer siarad a dadleuon, ac oddiwrth bob chwerthin 
annuwiol, ac oddiwrth eich holl chwantau, ac oddiwrth eich holl 
falchder, ac ysgafnder meddwl, ac oddiwrth eich holl weithred- 
oedd drygionus; bob amser pan y byddoch yn ymgasglu at eich 
gilydd yn eich tai, na í’ydded i ychwaneg nag un i lefaru ar 
unwaitli, ond bydded i un lefaru ar y tro, a’r lleill i wrandaw 
arno, a bydded yr byn a lefarir genych i fod er lles ac adeiladaeth 
y rhai a fydd yn bresennol. 

Y mae dysgcidiaeth arall sydi yn hollol gyfeiliornns, yr hon 
u ddaeth yn wybodus i mi,yn cael ei dysguyu ddirgel oddiamgylch 
y Saint, sef i guddio pechodau yn hytrach na’u cyffesu, yr hyn 
sydd yn hollol groes i'r Athrawiaeth a Chyfamraodau ynghyd, à’r 
ysgrythyrau. Mae llawer wedi ymdrechu aros yn yr Eglwyg 
hon trwy guddio eu pechodau, ond y maent oll yn dyfod i’r 
amlwg; lle hollol anghyfleus ydyw yr Eglwys hon i dreio cuddio 
pechodau ; lle cuddir pechodau, yno y mae tywyllwch. Ac y 
mae y dynion hyny yn gweled llawer o bethau yn gyfeiliornus ; 
ac os na ddeuant eu hunain i’r amlwg, fe ddaw Duw â hwy, naili 
ai trwy eu gyru hwy allan o’r Eglwys, neu trwy wneyd eu 
pechodau yn amlwg i’r Eglwys. Yr wyf yu eich rhybyddio 
chwi lywyddion ac henuriaid teithiol, 1 fod yn wyliadwrus,i ofalu 
na fydd gau ddysgeidiaeth yn cael ei dysgu vn yr eglwysi, neu 
rywbeth yn groes i orchymynion Duw ; yr wyf yn eich galw chwi 
yn gyfrifol dros y Saint, a chewch roddi cyfrif yn yr amser a 
ddaw gerbron yr awdurdodau yn Seion. Ac O, frodyr, ymdrech« 
wch gyda mi i adeiladu teyrnas Dduw, ac i achub y miloedd 
sydd yn gorwedd mewn tywyllweh ; a bydded i’cli gwinllanoedd 
gael eu glanhau, onide, ofer i chwi ddysgwyl cael llwyddiant, heb 
fod eich gwinllanoedd yn lân. A bydded i Dduw eich bendithio 
chwi, i wneyd y gwaith y mae ef wedi ei ymddiried i cbwi. 
Dymunwn i’r Ilythyr liwn gael ei ddarllen yn mhob Cangen. 
Bydded bendith Duw ar yr holl rai sydd yn awyddus i’w wasan- 
aethu ef yn ft’yddlawn hyd y diwedd, yw fy ngweddi trwy lesu 
Grist. Amen, 

Wm. PfllLLlPS. 

14 Casile St., Merlbyr Tydtìl. 



UDQOB.lt SEION i 


323 


AMRYWIAETHAU, &c. 


àflwyddi ant. — Nid v\v aflwyddiant vn cymroeryd oddiwrth- 
ym ein gwir gyfeillion ; uid y\v oud gwasgaru y rhai a gymmer- 
ant arnynt eu bod í'elly. 

Llyfr Mormon etto. — Yr ydyra wedi derbyn oddeutu 1800 
o dderbynwyr iddo eiì>yn hyn, ac yn credu na fethir cael 200 yn 
rhagor, i wneyd fyny y ddwyfil, fel y delo y rhifynau am gein- 
iog yr un o’r 20fed allan. Ychydig ymdrech etto,a chaiff geiriau 
y Llywyd Phillips eu cyílawni, sef y gellir cael 2500 o dderbyn- 
wyr i Lyfr Mormon. 

Ath. a Chyp. — Er mwyn i’r Cynnadleddau a’r Cangenau 
gael eu diwallu o’r rhifynuu 1,2, 3, &c., gwell iddynt brynu y rhai 
hyny oddiwrth y rhai a ddechreuasant gymmeryd rhai rhifynau, 
eitbr heb eu cymmeryd i gyd. Gwell talu iddynt ddwbl bris, na 
bod hebddynt, Mae cynnifcr o alwadan am y rhifynau 1,2,3, 
&c., t'el nad oes genym ni ddigon i ddiwaìlu y ddegfed ran o 
honynt. Bydded i ni gydymdrechu chwilio etto, ac hwyrach y 
gellir diwallu llawer. Hofl’em ninuau gael y rhifynau 2, 6,7, a 
9, sef gymmaint â phedwar o bob un, a thalwn am dauynt. 

At y Dosparthwyr. — Yr ydym yn danfon atoch y tro hwn 
ein biliau chwarterol. Mae rhai am gael biliau bob pythefuos, 
ebent hwy, er mwyn gwybod y prisiau ! y rhai ydynt wedi eu 
cyboeddi gynnifer o weithiau, ac ar bapurau mor fawr! Frodyr, 
darllenwch. Os yw Liverpool yn rhoi biliau bob pythefnos, ni 
roddant ond y cyfamswm bob chwarter. Credwn fod ein dull o 
wneyd busnes â’n Dosparthwyr yn gwbl ddifai pan na fyddo yr 
hyn a anfonwn yn ateb i'r order , yr ydym yn gofalu hysbysu yn 
y sypyn, yr hyn sydd yn gyffelyb \invoice. Gofalwch rifo eich 
llyfrau cyn dosparthu, a’n hysbysu yn ddioed, os bydd gormod 
neu ry facb ; canys ni allwn ni fod yn berffaith, mwy na rhyw 
fasgnachwyr ereill ; eithr fe ymdrechwu am berffeithrwydd yn 
barhaus. Bydd yr elw yn Llylr Mormou yr un fath â’r Ath. 
a Cbyf. hyd at y 20fed rhifyu, pan y gwneir ycbydig o wahan- 
iaeth. 

Rhwymo Llyfrad, — Yr ydym wedi danfon nifer fawr o’r 
“Ath. a Chyf.” i’w rhwyrno yn Llundain, mewn embossed roan , 
gilt edycst yr hwn a edrycha yn liarddach na dim a gafodd y 
Saint hyd yma. Pawh a fyddo yu ewyllysio cael eu “Ath. a 
Chyf.” lelly, gallwn ei wneyd iddynt am Js. 3c. yr un, trwy 
ddanfon llawer gyda’u gilydd. Gwnawn rwymo pob math o 
lyfrau ereill, yn raha fodd bynag yr ercliir, yn hardd a da, ac am 
brisoedd mor isel 5 neb. Cyngborem bawb i beidio rhwymo 
traethodau gyda vr Ath. a Chyf.. nac un llyfr mawr arall, eithr 
gyda’u gilydd. Pwy a rwyma draethodau gyda’i Feibl neu ei 
Destament? 



324 


L'DGORN SEION. 


ATao rbai roanau yn royned i ddyled cywilyddus etto, ac 
ofnwn y cyll llawer eu gogoniant yn nheyrnas Dduw, o herwydd 
eu hanffyddlondeb a’u difaterwch yn hyn. O, frodyr, ystyriwch 
gwaith pwy sydd genych. 

Newydd ei gyhoeddi, pris l§c.. “ Adoh/giad ar Draethawd 
W.Joncs Bethesda,yrhvrn a elwir Egwyddorion Saint y Dyddiau 
Diweddaf yn cael eu pwyao yn Nghlorianau Rhesyraau ao 
ysgrythyrau.” Pris y cant, 1 Is. 

Daw y Llyfrau Hymnan Dwyieithog yn harod ar fyrder. 

Gofyna “Miles” am esboniad ar Luc xxi, l7,“Achâs 
fyddwch gan bawb o herwydd fy enw i.” Ein hateb yw, — 

Câs gau bawb oedd defaid Iesu, 

Câs gan bawb yw*r Saint yn Nghymru ; 

Ond nid câs yw cyfeiliorîiad, 

Nac un peth ar lun Eshoniad. 


DYL EDION AM LYFRAIJ ODDIWRTH Y CYNN ADLEDPAU, CANGEN* 

AU, AC EREILL, A M Y CHWARTER YN TERFYNU MEDI 3U, 1651. 

Cynnadleddau. — Sir Fynwy, £23 7s 6^c ; Sir Frycheiniog, 

£3 Ì4s 3|c ; Sir Aberteifi, £4 3s 2c ; Sir Gaerfyrddin, £15 ls 9|c; ] 

Morganwg Orllewinol, £35 17s lfc ; Sir Ftìint, £11 15s0?c; 

Sir Gaernarfon, £14 15s 7Jc; Sir Feirionydd, £5 7s 2§c ; Sir 
Ddinbych, £11 17sll|c; SirBenfro,£l 3s 10^c; Cangeiiau. — 
Dinas, £1 ls 3§c ; Llanilltyd, £3 lls 6ic ; Pontyty p ridd, 

£4 9s 1 lc; Lanfahon, £1 12s lc; Cwmbach, £6 Is 5§ ; Pendeu- , 
lwyn, J8s 9c : Twynyrodyn, .£1 2s 3c; Llandaf, £\ 19s 3c; 
Gog, £1 Is 9c ; Caerdyf, £4 ls 6jc ; Aberdâr, £16 6s 3^0; Dow - 
lais, £5 6s 1 1 c ; Hirwaun, £1 14s lOc; Rymni, £4 4s 2§c ; 
Cwmnedd, £1 12s 2§c; Georgetown, £8 Os 7^c; Merthyr, 

£4 9s l^c ; Pendaren, £4 lOs «3§c ; Pontfaen, £l 8s2c; Cefn, 

£3 3s 9c ; Ynysgou, 1 6s Ofc ; Eglwysnewydd, 8s 8c ; Lirerpool, 
ls 7|c; Gwernllwyn, £1 6s 6c; Ffynnon Tydfil, £2 Jòs lOc. 
Personau. — Robert Evans, Liverpool, £1 lSs 8§c ; David Dayies, 
Clynmil, (gynt), 3s 4c ; Joseph Rogers, 2s; D. Edwards, gynt 
o Tongwyrddlas, 6s 5c ; David John, sir Gaerfyrddin 9s 6c ; 
Jonathan J. Thomas, £\ 19s 8Jc. — Cyfanswm, £214 8s 2|c. 

(Y gwallau i’w gwella). 

Taliadao o Medi 19 hyd Hydref 2. — Sir Frycheiniog» 

)7s 9c; Sir Gaerfyrddin, £3; Morganwg Orllewinol, £2 4s 5c> 

Sir Ddinbych, £4; Pontytypridd, £1 6s6c; Llanfabon, lls> 
Caerdyf, 7s 7c ; Dowlais, J8s; Georgetown, 12s 5c; Merthyr> 

£1 6s; Ynysgou, 2s 6c ; Liverpool, £l lOs; Ffynnon-Tydfil» 

7s 6c. — Cyfanswm, £17 3s 8c. 

Anfoner pob gohebiaethau, eircliion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Dauis , Printer , Johns Street , Georgetown , Merthyr. 


J. D A V I S , ÀBGRAFFYDD, MERTH YB-TYDFI L. 


UDGORN SEION, 

NEU 

^crrn y> <#aínt. 


Rhif. 21.] HYDREF 1S, 1851. [Pris l^. 


DYFODIAD MAB Y DYN. 

[ Parhad o dud. 320 .] 

III. Amser ei ddyfodiad. Pa bryd ? 

Mae llawer o walianol feddyliau yn y byd ynghylch amser ei 
ddyfodiad, rhai a’i dysgwylient y flwyddyn hon yn sicr, ereill a’i 
^ysgwylient yn y blynyddoedd o’r blaen; mae llawer a ellir 
ddangos o amserau nodedig, yn gystal a’r dull, wedi ei nodi gan 
íldynion iddo ddyfod ; rhai a ddywedant ei fod wedi dyfod er 
dinystr Jerusalera — ereill na ddaw hyd farn gyffredinol y dydd 
olaf : ond y rhai mwyaf peryglus a chyfeiliornus o’rcyfan, ’rw’y’n 
meddwl, vw’r rhai hyny a liaerant nad yw i ddyfod yn bersonol 
ar y ddaear byth mwy ; rhai hyd y nod yn Nghymru, a ddywed- 
ant y daw yr ail waith drwy ei Ysbryd i deyrnasu yn nghalonau 
ei bobl, ac nis gwn am un golygiad arall a glywais am ei ail 
ddyfodiad sydd mor beryglus â hwn i ddynion, mor groes i’r 
ysgrythyrau santaidd, ac mor wrthwynebol i feddwl y Def. 

Y mae yn ofidus meddwl mor ddifater y mae yr oes hon am 
yr amser pwysig hwn. Y mae llawer hyd y nod o’r rhai a 
elwir yn athrawon a bugeiliaid Cymru, yn esgeuluso y pwnc 
pwysig hwn ; a plian ofynir yr achos o hyny, dy wedant nad yw o 
gymmaint pwys i ni ei wybod, na son am dano, ond yn unig 
credu yn Nghrist, ac yna y gwna efe ofalu am byny, ac nad yw 
hyny ddim o’n gwaith ni. — Onid yw hyn yn gyflawniad llythyr- 
enol o brophwydoliaeth Pedr ac ereilì, 2 Pedr iii, 3, 4, “ Gan 
wybod hyn yn gyntaf, y daw yn y dyddiau diweddaf watwarwyr* 
yn rhodio yn ol eu chwantau eu hunain, ac yn dywedyd, Pa le 
mae addewid ei ddyfodiad ef? canys er pan hunodd y tadau. y 



326 


ÜDGORN SEION. 


roae pob petb yn parbau fel vr oeddynt o ddecbreuad y greadig- 
aeth.” Felly y mae yn y dyddiau diweddaf onide ? maent yn 
cýhoeddi heddwch, heddwch o flwyddyn i flwyddyn ; ac am 
nad oes barn yn cael ei rhoi yn erbyn gweithred ddrwgyn fuan, 
maent yn cynneflno â chyhoeddi heddwch uwcbben y bobl, ie, 
pan nad oes beddwch, canys y mae heddwch eisoes wedi ei 
gyrameryd oddiar y ddaear ; er hyny, tywysogion deillion ydyuf, 
ui wyddant hwy, ac yr wyf yn ofni mai cyhoeddi beddwch fydd 
gorchwyl llawer, hyd nes y daw dinystr disymmwth ar eu 
gwarthaf oll, fel magl, neu leidr yn y nos, yn ddisymmwth a 
diattreg; ac O, fel yr wyf yn tosturio wrth y truciniaid a siomir 
ganddynt, nes yr wyf yn teimlo yn ddyledswydd arnaf eu 
rhybyddio i ffoi rhag y “ llid a fydd/’ trwy ufyddhau i efengyl 
ei Fab ef. Gofynaf i chwi, Gymry, paliam y byddwch mor 
ddeillion â chyflawni y brophwydoliaeth nchod mor gyflawn, a’r 
beibl genych yn eich iaith eich hunain ? a ddanfonodd yr Ar- 
glwydd arnoch “ amryfysedd cadarn, fel y credoch gelwydd ? " 

Nid yw o bwys, aie, i chwi w ybod, na son am dano ! nid y w 
y diofalwch damniol yna yn iaith y Beibl na rlieswm ; i’r gwrth- 
wyneb y gorchymynodd Crist ei hun, sef “ Gwyliwch agweddiwcl* 
bob amser, ar eich cael yn deilwng i ddianc rhag y pethau hyn 
sydd ar ddyfod ar y ddaear, ac i sefyll gerbron Mab y Dyn. 
Edrychwch arnoch eich hunain, rhag dyfod y dydd hwnw arnocli 
yn ddisymrawth.” Yr oedd o bwys i’r apostolion i wybod pa 
bryd y deuai, canys gofynasant iddo ef ei bun, beth iyddai yr 
arwydd a ddangosai neu a ragtìaenai ei ddyfodiad? yr wyf yn 
meddwl mai dyrna’r unig dro iddynt ofyn arwydd, ac nis gwn am 
un amgylchiad arall y buasai yn oddefol iddynt ofyn arwydd ; ac 
ymddengys yr achlysur yn ddigon i’w hesgusodi, gan ei fod o 
bwys iddynt hwy wybod ; ac efe a roddodd arwyddion amlwg 
ddigon er profi amser ei ddyfodiad. A chan ei fod yn anghen- 
rheidiol iddynt hwy wybod yr amser, pa faint mwy felly ini chwilio, 
ar ba rai mae diwedd yn dyfod. Mae Paul yn annog y Thessal- 
oniaid i ddyddauu eu gilydd â’r ymadroddion hyn, sef adgyfodiad y 
cvfiawn, a chyfnewidiad y rhai a adawyd, a’u cipiad hwynt i fyny 
i’w gyfarfod yn yr awyr. Y mae yn dwevd na raid iddo ysgrif- 
enu atynt i ddweyd yr amserau, &c., o herwydd eu bod eisoes yu 
gwybod hyny, medd efe, cauys un o bynciau dechreuad rìiai 
jn Nghrist yw; yr oeddyut wedi chwilio a son am hyn, nos yr 



UCGORN' SEION. 


327 


«edâynt yn ei wybod (gwel 2 Thes. iv, 1S; v, 1). Wedi botl ya 
durluuio y dydd nodedig hwn, pan y byddai iddo blygu y nefoedd 
yn ei law fel llyfr, &c.,dywed, “ Aui hyny, y niae rhaid i ni ddal 
yn well ar y pelhau a glywsom, rhag un amser i ni eu gollwng 
bwy i golli. Mae Pedr hefyd yn eu dwyn ar gof am yr amser 
yma, 2 Pedr iii, l,2,“Gau gytfroi eu meddwl puraidd, trwy 
ddwyn ar gof i ch-wi : Fel y byddo cofus genych y geiriau a rag- 
ddywedwyd gan y prophwydi sanlaidd, a’n gorcbymyn ninnau, 
apostolion yr Arglwydd, a’r íachawdwr, &c. Y mae esgeulusdod 

0 ystyried y mater hwn yn dori y gorcbymyn, yn groes i'r 
ysgrytbyr, ac yn peryglu eneidiau dynion, gan gyhoeddi heddwch 
pryd nad oes heddwch iddynt, ac yn dweyd n rthynt ei fod yn 
oedi ei ddyfodiad, ac na ddaw yn eu dyddiau hwy, neu nad oes 
addewid o'i ddyfodiad i’r ddaear ; o achos hyn y daw y dydd 
hwnw megys lleidr y nos, fel y dywed Pedr, “ Yn yr hwn y 
nefoedd a ânt heibio gyda thwrf, a’r defnyddiau gan wir wres a 
doddant, a’r ddaear a'r gwaith a fydd ynddi a losgir ; a chan fod yn 
rhaid i’r rhailiyn i gyd ymollwng, pafath ryw ddynion a ddylecli 
chwi fod mewn santaidd ymarweddiad a duwioldeb, yn dysgwyl 
ac yn brysio at ddyfodiad dydd Duw, yn yr hwn y nefoedd gan 
losgi a ymollyngant, a’r defnyddiau gan w ir wres a doddant ? O 
herwydd paham, anwylyd, gan eich bod yn dysgwyl y pethau 
hyn, gwuewch eich goreu ar eich cael ganddo ef mewn tangnef- 
edd. A chwi yn gwybod y pethau hyn o'r blaen, ymgedwcli 
rhag eich arwain ymaith trwy amryfusedd yr annuwiol,’’ (gwel 
2 Pedr iii). “ Gan chwilio pa bryd neu pa ryw arnser yr oedtl 
Ysbryd Crist yn eu hysbysu, pau oedd efe yn rhag dystiolaetbu 
dyoddefaint C’rist, a’r gognniant ar ol hyny. Gan wregysu 
lwvnau eich meddwl, a bod yn sobr, gobeitbiwch yn berffaith am 
v gras a ddygir i chwi yn nadguddiad lesu Grist.” “ Am hyuy 
byddwch cliwithau barod, canjs yn yr awr ni thybioch y daw 
Mab y Dyn.” 

Yn awr, gan fod coron wedi ei rhoddi yn nghadw erbyn y dydd 
hwnw,ibawb a garant ei ymddangosiad Ef, yna y mae o bwys 

1 bawb ddeall, nid yn unig y dull, ond araser ei ddyfodiad hefyd, 
rhag i’r dydd hwnw ddyíod arnynt yn ddisymmwth fel lleidr ; ac 
os na ddeallwn amser ei ddyfodiad, pa fodd y gallwn obeithio yn 
herffaith am y gras a ddygir i’r rhai hyny (a’r rhai hyny yn unig 
^ydd yn gobeithio, yn dysgwyl anr, ac yn caru ei ymddangosi&d 



32fr 


Cdgorn seion. 


JCf). Gwelwn fnd y mater liwn yn un o bynciau dechrenoí 
yr Eglwys apostolaidd, a bod vr Iesu yn dweyd araryw bethau ag 
oedd i ragflaenu yr amser hwn, a hyn fel y byadai i’r Saint ddeall» 
a dyrchafu eu penan, gan fod amser eu hyrawared yn nesâu, ac 
ara iddynt wylio a gweddio, a gobeithio ; a pha fodd y galiant 
obeithio heh obaith, a pha fodd y gallant gael gobaith heb wyb 
odaeth am dano ? ac felly yr wyf yn ofni y bydd yr oes bon, 
yn mhlith crefyddwyr ereill,yn cyhoeddi heddwch, yn gwadu ei 
ddj'fodiad yn bersonol ar y ddaear, gan ysbrydoli y prophwyd- 
oîiaethau a ddangosant hyny yn eglor, nes cael en dal â’r maglau, 
trwy gamsynied ei ail ddyfodiad, fel y methodd yr Iuddewon ei 
adnabod yn eiddyfodiad cyntaf trwy yr un modd. Gwelwn fod o 
bwy.s i ni ddeall y peth, o herwydd fod nid yn unig y prophwydi, 
ond yr apostolion, yn ein hannog i chwilio pa araser y mse yr 
Ysbryd yn cyfeirio, pan y rhng ddywed am ei ddyfodiad ; ond y 
inae yr araser wedi ei ddangos mor eglur, fel mae yn hawdd (ond 
bod yn ddiduedd) ei ddeall. 

Gwrthddadl. — Dywed rhai fod y pethau hyn wedi eu cyflawni, 
bod Mab y Dyn wedi dyfod yn ninystr Jerusalem ; o herwvdd 
■wedi nodi yr boll bethau uohod, mae yn adn. 34, “ Yn wir raeddaf 
i chwi.nid â y genedlaeth hon heibio liyd oni wneler hyn oll.’* 

Ateb. — Mae y gosodiad yna fel pe bai yn cadarnhau yr haeriad 
cyntaf ; etto ond sylwi, raae yr ail feddwl yn dangos y cyfeil- 
iornad o hyny, ac yn ei ddangos yn anrahosibl, a pbe byddem yn 
taflu golwg dros y pethau a enwir gan Grist yn flaenorol, y rhai 
oeddynt i gymmeryd lle yu gyntaf, cawn weled nad oedd efe yn 
cyfeirio raewn un modd at yr oes hoao ag oedd ef yn byw ynddi, 
na’r genedlaeth oedd yn oesi y pryd hyny ychwaith ; o herwydd 
efe a ddywed wrth ei ddyscyblion yn adn. 3, a hyny mewn ateb- 
iad i ddau ofyniad pwysigiawn ; ar yr aten i’r cyntaf yr oedd eu 
bywyd hwy yn ymddibynu, ac ar adnabod a deall yr ail y mae 
hy wyd pob un o honora ninnau yn ymddibyDU yn yr oes hon ; 
o ganlyniad, ceisiwn ei ddeall fel y cyfryw. 

( Tw barhau.) 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON 

Mr. Gol., — O blegid i roi gael llesâd fy bun oddiwrtb y nodiadau 
uchod o eiddo y brawd Gibson ar Lyfr Mormon, tybiais y gallai 


UDGOilN SEION. 


Ä2í) 


yr un nodíadat* wneuthur lles i ereil), trwy ddiwyllio eu meddyU 
iau, a'u cyfoethogi â rhesymau drus gredu vn nwyfoldeb y cyf- 
ryvr lyl’r. Fy nymuniad y w ar i fendith Duw ddilyn y nodiadau 
bvn yn mhob man lle yr elont. 

Yr eiddoch yn Nghrist, 

Llicyn-y-ijell, Ffestiniog. Davjd Roberts. 


■O an fod ein flfydd yn Llyfr Mormon, fel hanes am gyn-drigolion 
America, ysgrilenedig trwy orchymyn D ;vv, dadguddiedig trwy 
weinidogaeth angel, a chyfieithedig trwy ddawn a galiu Duw, \n 
caeledrych arno gan y genedlaetb hon fel prawf o ddirfawr fful- 
aieb ac anwybodaeth Sai it y Dyddiau Diweddaf yn gyffredinol; 
rayfi a roddaf ychydig o resymau dros gredu yn nyfodiad allau y 
cyfryw lianes, ei fod yn berffaith gyduno â rheswm, ysgrythyr, ac 
â chymmeriad Duw. 

Dechreuaf trwy ddyfynu tystiolaeth Paul yr apostoî, Act. xvii, 
21 — 2f», — “ Duw a wnaeth y byd, a phob peth sydd ynddo, gan ei 
fod yn Arglwydd nef a daear, nid yw yn trigo mewn temlau o 
waith dwylaw; ac nid â dwylaw dynion y gwasanaetliír ef, fel pe 
bai arno eisieu dim ; gan ei fod ef yn rhoddi i bawb fywyd ac 
anadl, a phob petn oll ; ac efe a wnaeth o un gwaed bob cenedl o 
ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddaenr, ac a benodd yr 
amseroedd rhagosodedig, a Iherfynau eu preswylfod liwynt.’ > 
Oddiwrth y brawddegau hyn dysgwn yn gyntaf, pa le bynag y 
canlyddwn ddynion ar wyneb y ddaear, eu bod hwy oll o’r un 
gwaed ( ac yn hiliogaeth Duw, gwel adn. 29): ac os deuai un 
dyn i’r byd mewn oes dywell ac anwybodus, ac un arall mewn 
oes oleu a deallgar, Duw yw yr hwn a benociodd yr amseroedd 
rhagosodedig, a hwnw fyddai yr amser nodedig i ni breswylio ar 
y dd&ear, wedi ei benodi o’r bìaen gan Dduw • ac nid hyn yn 
unig, ond y man neillduol o’r ddaear y byudai i r.i drigo ynddo : 
gan hyny, os ydyw un rhan o’r hiì ddynol yn cael eu geni yn 
Mhrydain, rlian arall yn Hindostan, rhan arali yn Twrci, a rhan 
arall yn anial diroedd Araeriea, Duw a ubododd derfynau eu 
preswylfanau hwynt. 

Yn nesaf cymmerwn dystiolaeth Pedr am gymmeriad Duw. 
Act. x, 34. — “ Yna Pedr a agorodd ei enau, ac addywedod, Mewn 
gwirionedd yr wyf yn deall nad y w Duw yn dderbyniwr wyneh, 
yn mhob ceuedl yr hwn sydd yn ei ofni ef, ac yn gweithredu 



33f> 


l’DGORN SEfflN. 


cyfiawnder, sydd gymmeradwy ganddo ef.” — Gwel dystîoìaeth 
Paul hefyd. I Timotheus ii, 3, 4.— “Canys hyn sydd dda a 
cbymmeradwy gerbron Duw ein Ceidwad, yr hwn sydd yn ewyll- 
ysio hod pob dyn yn gadwedig, a’u dyfod i wybodaeth y gwirion 
edd.” Yraa gofynwn, a allai dyn ofni Duw, yr hwn ni chlybu 
am dano ? a allai dyn weithredu cyfiawnder, heb wybod ei ewyll- 
ys Ef? Dracliefn, os yw Duw yn ewyllysio brd pob dyn yn 
gadwedig, a all dyn gael ei achub heb tìydd yn Iesu Grist? Os. 
na all,pa fodd y cred dyn yn yr hwn ni chlybu am dano? a pha 
fodd y clyw heb bregethwr? a pha íodd y pregetbai oddieithr 
iddo gael ei anfon? Gwel Rhuf. x, 14. Os ydyw Duw, fel y 
dywed Paul, yn ewyllysio i bob dyn ddyfod i wybodaeth y gwir- 
ionedd, yr ydym yn cael uad ellir cyrhaedd y wybodaeth hono 
heb ddadguddiad. Dyma fel y dywed Iesu Grist ar y pwnc hwn. 
Ioan xvii, 3. — “A hyn vw y bywyd tragywyddol, iddynt dy 
adnabod di, yr unig wir Dduw, a’r hwn a an!onaist, Iesu Grist.’ > 
Gan hyny, os mai bywyd tragywyddol yw aduabody gwirionedd 
hwn, pa fodd y mae y wybodaeth hon i’w cliael ? Gwel Luc x, 
22. — Yr Iesu a ddywedodd, “ Pob peth a roddwyd i tni gau fy 
JN’had, ac ni ẃyr neb pwy yw y AJab ond y Tad, na pbwy yw y 
Tad ond y Mab, a’r neb y myuo y Mab ei ddadguddio iddo/ 
Yna gwelwn fod yn anmhosibl i ddynion gael eu hachub heb 
ddadguddiad. Pa 1‘odd y clywant heb bregethwr, a pha fodd y 
pregethant oddieithr i Dduw eu hanfon hwy ? 

A ddarfu Duw erioed roddi dadguddiad, a danfon dynion 
ysbrydoledig i bregethu i unrhyw ddosparth o ddynion? O, do, 
yr ydyin yn dywedyd iddo ddanfon rhai yn y dyddiau cyntefig i 
Asia, i AflYica, ac i Ewrop ; ond yr holl bethau byn a aethant 
Iieibio, ac nid oesneb ond yr ofergoelus Formoniaid yu credu fod 
Duw erioed wedi roddi dadguddiad, neu fod ganddo yr un preg- 
ethwr ysbrydoledig yn yr Araerica. Pah&m na bu, fy nghyfeill- 
ion Cristioungol ? a allai dynion cochion Araerica gael eu hachub 
heb ddadguddiad ? Na allent, ncu fe gamddywedodd Crist; onid 
ydynt hwy o’r un gwaed â ninnau ? Ydynt, neu fe gamddywed- 
odd Paul ; onid Duw a osododd i’r coehddyu derfyDau ei bres- 
wylfod ? Yn awr, prot'wch i mi fod Duw wedi rlioddi dadguddiad> 
ac anfon dynion ysbrydoledig i Asia, i Aflrica, ac i Ewrop, ac 
heb wneyd felly â’r America ; yr ydych chwi wrth hyny yn profe 
l’od Duw yn dderbyniwr wyneb* Pedr yn gelwyddog, 


ÜDGORN SEION'. 


331 


Bibl yn chwedl ; felly, fy nghyfeillion Cristionogol, cymmerwch 
«ich dewis. 

( Tw barìtau.) 


CYFIETHAD LLYFR MORMON. 

j\Ir. Gol., — Nis gall fy nghalon beidio âllawenhau a llamu mewn 
gorfoledd wrth weled fod yr amser yn ymyl,i’r Cymry gael eu breint- 
io â chyfieithad o’r llyfr rhyfeddol a buddiol hwnw, sef Llyfr 
Mormon, i’r Gymraeg. Ac yn wir, pe buasai beirdd Cymru ddim 
ond iawn ystyried y peth mawr hwn ^ydd ar gymmeryd lle yn eu 
hoes, anuichonadwy fuasai i’wdawn farddonol beidio â chynhyrfu 
a chanu mewn gorfoledd raawr ; canys tra mae y llyfr hwn yn yr 
iaith Saesoneg, nid yw ei oleuni i’r Cymry ond megys goleuni y 
lloer ; ond pan y cawn ef i’n iaith Gymraeg, cawn ef megys goleuni 
haul. Ac wrth weled fod yr amser bwnw gerllaw, fy ysbryd a 
!awenychodd, a’m dawn farddouol a ennynodd ynof; oganlyniad 
oenais fel y canlyn : — 

Llawenhawn, y Cyrary uniaith, 

Cawn ein dymuniadau oll, 

Sef cyfieithad Llyfr Mormon 
I’n iaitb gysson a digoll : 

Daetb eytìawnder yr amseroedd, 

I Dduw’r nefoedd roi i ni, 

Y dirgelion roes i Mormon, 

A’i gydw’eledyddion cu. 

Dyma’r Ilyfr fu hir flwyddau, 

Sef am bedwar cant ar ddeg, 

• Yn y ddaear yn Nghumorah, 

Fel rhyw drysor prydferth teg; 

Hwn fu megys haul machludol 
Am y cyfryw amser maith : 

’Nawr mae megys haul dyscleiriol 
Yn cyfodi i wneyd ei waith. 

Ymledaenu mae ei ’leuni, 

Trwy wahanol ieitboedd byd, 

'Nawr mae’n cyrhaedd at y Cymry, 

O mor hyfryd llona’n bryd ; 

A’r dydd hwnw y rhai byddar 
Glywant eiriau’r llyfr hwn, 

Llygaid deillion welant allan 
O niwl a thywy^wch, , ’ gwji. 



332 


UDGOBN SEION. 


Mae goleuni’r Llyfr mor danbaid, 

Nes mae'n dylu’r llygaid gwan, 

ODd cryfha y llygaid eilnaith, 

Gwell y gwelant yn y man ; 

Gwrthddrycb syndod mawr i Gymry, 

Fydd Llyfr Mormon pan y daw, 

Yn yr iaith eu ganed ynddi; 

’Nawr mae byny braidd ger llaw. 

FJliut. Thomas CoNWAir. 


Y MORMONIAID. 

[A gopîwyd o’r “New York Tribune” gan “Reynold’s à'ew3paper.“J 

Mae y Mormoniaid wedi ail-feddiannu ei hen orsaf yn Nyffrya 
Carsou, a chyda llawer mwy o liosogrwydd, a bwriadant ymsef- 
ydlu ynddo yn barhaus. Dymunant feddiannu yr oll o hono, 
ac yn eu dwylaw hwy daw yn dra gwerthfawr, gan mai dyna yr 
unig le cytìeus i ymsefydlu rhwng eu tiroedd hwy yu Nyffryn y 
Llyn Halen Fawr a Chalifornia. Mae yr holl ddyffryn yn cael 
ei ddyfrhau yn dda, ac yn cael ei orchuddio gan borfa rhagorol. 
Wrtb yr enw “dyffryn’’ y meddylir y rhan hono o’r wlad a ellir ei 
gwrteithio, ag sydd yn gorwedd ar odre y mynyddoedd, yc 
ogleddol, ac yn wynebu y Llyn Halen Fawr, ac yngliylch putrt 
milllir ar hugain o hyd, wrth bymtheg o led. Mae y Mormon- 
iaid wedi estyn eu sefydliadau ar odreu y mynyddoedd, yn 
ogleddol, acyn wynebu y Llyn Halen Fawr, am ddeg a deugain 
o filltiroedd, ac yn agos i’r Bear Rirer Ferry. Maent yn cym- 
meryd i fyny yr holl diroedd yn y Dyffryn yn gyflym. Medd- 
ianna a pherchenoga pob un yr hyn a allo amgau a gwrteitbio. 
Yn gyffredin ymfoddlonant ar bob o dyddyn bychan, sef o ddeu- 
gain i gan erw. Y maent yn bobl ddiwyd iawn, ac y mae eu 
diwygiadau yn ddefuyddiol a da. Eutai ydyntfychain a thaclus, 
wedi eu hadeiladu o “ adobes,’’ y rhai a wneir o glai glâs. Mae 
ganddynt feliuau yn y hanyons mynyddig : a cbymmynant lawer 
o goed y rbai a werthant yn y ddinas am 50 dolars y fil (troed- 
feddi). Mue'r Mormoniaid wedi rnyned ynghyd â gwneuthur 
rheilffordd i’r mynyddoedd, am oddeutu saith neu wyth o filltiroedd, 
er dudo defnyddiau ar liyd-ddi at eu teml fawr. Mae y ddinas 
yn gorchuddio llawer o dir, ahi yw y ddinas fwyaf gwledig efall 


ÜDGORN £KION. 


333 


▼n y byd, gan fod pob dyn yn cael erw a chwarter at ei dy a’i 
ardd. Mae y cyfrif a wnaed ganddynt hwy eu hunain yn 
gwneyd y ddinas a'r sefydliadau amgylchynol yn 18,000. 

[Gallwn sylwi nad oes neb yn America, lle y gwyddis oreu, 
yn beiddio dweyd fod y Morraoniaid yn ddynion diog a segur, 
fel yr awgryina aml ddyn anwybodus yn Nghymru. Os oes rhai 
yma heb fod yn gweithio â’u dwylaw, nid yn ddioglyd y maeut, 
eithr yn ddiwyd yn ngwaith Duw. — Gol.] 


Y “GYMRAES” A’R MORMONIAID. 

Yn nechreu y mis hwn, cyfarfuasom, am y waith gyntaf, â'r 
“Gymraes” o Gaerdyf, a deallasora yn union fod rhywbeth gandtli 
i ddweyd ara y Morraoniaid ; ac er mwyn cael gwrandaw arni, 
rhoddasora ddwy geiniog iddi am ddyfod gyda ni gartref. Ond, 
druan o honi, yr un hen glec sydd ganddi hithau hefyd, sef 
twyll mawr Joseph Smith a’i Lyfr Mormon. 13eth ŵyr y 
“Gymraes” am Joseph Smith a Llyfr Mormon ? Dim — dweyd y 
mae ar ol pobl ereill, y rhai ydynt wedi eu profi yn gelwyddog 
lawer o weithiau. Nid oes genym amyoedd yn bresennol i ateb 
y chwedlau a ddywed y “ Gymraes’’ wrthym; darllened yr 
amrywiol draetbodau, yn Gymraeg a Saesneg, a gyhoeddwyd gan 
j Mormoniaid, er cael gwybod yn amgenach. Ond y mae un 
peth a ddywed yn teilyngu ychydig o’n sylw, sef yr liyn a ddywed 
ynghylch “Cadben D. J.’ > a’i “wraig ysbrydol,’’ ynghyd â’r pump 
ar hugain sydd gan y llywydd. Nad pwy a ysgrifenodd hyn 
mewn llj thyr, y mae y Gymraes, wrth ei gyhoeddi yn ei misolyn, 
yn troseddu cyfraith y wlad : ac ni wnelem synu, pan gyrhaeddo 
Capt. D. Jones yn ol yma, os caitf y Gymrae3 hon ac ereill, eu 
cospi, am eu cabl-draeth. Mae Ieuan Gwynedd, pen v Gymraes, 
j*n meddwl efallai y gall ddianc, o herwydd nad yw wedi enwi yr 
enw yn llawn ; eithr dift'yg deall yw hyny. Dicbon y caiff ei 
ddysgu yn well, oddieithr iddo edifarhau yn fawr ; mae yn bryd 
i roddi taw ar ddynion sy'n dweyd gorrnod o gelwydd,byd y nod 
pe byddent Barchedigion. Yn nhud. 304 o’r “ Gymraes” dan 
sylw, dywcd,“Os gwir y pethau hyn [am Capt. D. J. &c.j mae ya 
ddyledswydd eu cyho#ddi er mwyn Moiraoniaid, ac er mwyn v 
cyífredin. Os nag ydynt yn wir, trueni fod y fath ehwedlau yo 
c . ael eu lledaenu.” A glywch cbwi y ‘'Gymraes” yn addef ei boA 


IDGORN SEION. 


334 

yn cyhooddi cabldraeth o’r natur waethaf, cyn myuu gwybod a 
yw y peth yn wirionedd ! Dyma ddysgeidiaeth i ferched Cymru í 
<*u dysgu i droseddu cyfrailh y wlad ! Ni wnelai Capt. D. J. 
fwy na liyny, pe cadwai “wraig ysbrydol.*’ Gobeithiwn y cym- 
mer golygyddion rybydd o hyn allan, na fyddont yn rhy barod j 
fyned i'r fagl : y mae arnryw ynddi yn bresennol, a pharham 
ynddi hyd nea y gwel “y Capt. D. J.’* yn dda eu gollwng yn 
rhydd. Gobeithiwn na fydd y “Gymraes” yn “ golofn halen" i'r 
golygyddion, yn lle “ Dinas y Llyn Halen yu golofn halen 1 
ddynoliaeth. , * 


Y PEDWERYDD AR HUGAIN O ORPHENAF. 
Cvnnaliwyd gwyl yu y DyfTryn eleni etto, ar y diwrnod uchod, 
er cof ara ddyfodiad y Pioneers i’r lle. Groesawyd breniu y 
dydd gan swn maguelau, a pheroriaeth hyfryd yn dylifo o’r 
cerbyd mawr cerddorol. Gorymdeithiwyd fel arferol, a chynnwys* 
ni yr orymdaith Gor prês Nauvoo, y côr milwraidd, pioneers'47 , 
V rhaglawiaeth, y hen dadau, bechgynach, y rhai a ddilynid gau 
famau yn Isracl, geuethod, gwyr ieuainc, a merched ieuainc, y 
Llywyddiaeth, ynghyd â swyddogion y Diriogaeth. Ar eu liol yr 
oedd y pedwar esgob ar hugain, yn bedwar ochrog : a gellir 
dweyd am y banerau, yr arwyddluniau, y beroriaetlì, &c., nas 
gellid eu baeddu ond gan fyddinoedd y nef. Treuliwyd y dydd 
yn y inodd dedwyddaf, trwy areithio, canu, &c. ; ac yn yr hwyr» 
caniatawyd ychydig o ddawnsio. Nid oes arferiad yno o yfed 
diodydd meddwol, eithr y mae paw b yn rhydd o’u cynhyrfiad, ac 
am hyny, yn alluog i fwynhau eu hunain yn well. Nid oes 
hanes cyflawn wedi dyfod etto; a phe buasai genym,nis gallem 
gael lle iddo y tro hwn, betli bynag am y tro nesaf. 


WILLIAM THOiNÎAS ETTO. 

Mr. Gol., — Y mae yn llawen iawn genyf i’ch hysbysu fod yr 
eglurhad a roddasoch chwi, ynghyd â’r hyn a dderbyniais gan 
eich llywydd W'illiara Pbillips, ar y manau ag oedd yn ymddan- 
gos i mi fel pe buasent yn groes i'w gilydd , wedi rhoddi i mi lwy r 
foddlonrwydd. Yr wyf yn teimlo yn ddiolchgar i Dduw am 
hyny ; o herwydd pe buaswn wedi cael fy ngadael yn y tywyllwcb, 
ynghylch y pethau hyny, buasai fy mywyd i mi yn boen, o 



l'BGOBN* ?»ION. 


33.3 


li^Mrydd fod y rhesyroau ag oedd genyf dros fod y gwaith o Dduw 
gyromaint yn gryfach nagoedd y rhai ag oedd yn fy nhueddi idd 
ei aromau. Yr wyf yn a«T yn gwybod trwy brofimi roai caled i’w 
gwingo yn erbyn y symbylau ; c6isiais lawer gwaith i galedu fy 
liunan, a pheidio sylwi arnoch chwi na’ch crefydd, ond nis 
gallswn, er ymdrechu fy ngoreu i hyny. Yr oedd fy ineddyliau 
yn anesrowyth ddydd a nos. Yr oeddwn yn ymncillduo fy hon 
oddiwrtl» fy nghydweithwyr ar brydiau bwyd, gan gymmeryd 
arnaf fod yn cysgu, er mwyu cael llonyddwch ganddynt i fyfyrio 
ain ryw flordd i gaeî fy meddwl yn esmwyth; ond methu yr 
oeddwn o hyd, nes i’m gael fy ngoleuo genych chwi. Y mae 
Duw yu gwybod mai gwir yw yr byn ag wyf wedi ddweyd. Yn 
awr, yr wyf yn gofyn roaddeuant genych chwi yn hersonol aro 
▼ cwbl ag ydyeh wedi weled ynof allan o le. 

Yr wyf hefyd yn gofyn maddeuant gan yr holl Saint am bob 
peth ag y maent wedi weîed allan o le ynof. Yr wyf hefyd yn 
gofyn am ran yn eu gweddiau, ar i’r Arglwydd fy’m nerthu i 
gadw y penderfyniad sydd ynof yn bresennol h\d fy niwedd ; ac 
hyny yw, sef cymmeryd fy medyddio yn ddioed, a byw yn ostyng- 
edig yn eich plith hyd fy niwedd ; oblegid heb i roi wneyd hyn, 
nis gallaf fod yn esiuwyth yn y byd hwn ; a pha fodd y bydd 
arnaf yn y byd a ddaw ? nis gallaf ddysgwyl ]]ai nâ bod yn euog 
gerbrou y Barnwr. Nis gallaf dwyllo fy hun fod yn bosibl * 
mi ryngu ei fodd trwy uno â rhyw blaid arall, o herwydd nad oes 
un o honynt yn debyg i gredinwyr Efengyl Iesu Grist; a pha 
les yw ymuno ag anghredinwyr. 

Yr eiddoch, &c., 

WlLLIAM THOMAS. 

[Mae \ T n dda genym weled ein gohebydd yn edifarhau, yn ol 
ein dymuniad mewn rhifyn blaenorol ; ac yr ydym yn leimlo yn 
llawen i roddi mad-leuant iddo. Gall ddysgwyl goleuni gwell •> 
hyn allan, er cleall gair Dnw. Nis gellir dyfod o hyd i feddwl 
yroadroddion Dun trwy yroddadleu ynghylch geiriau ; canys ar 
y goreu y ntae iaiili dyn yn anmherfl'aith iawn. Y 7 sbryd Dc»w yn 
unig sydd yn amgyffred pethau Duw; ac os byddwn heh Ysbryd 
3)uw, nid oes o euni ynom, serch meddu ar gynneddfau da. 
Am lijny, gweddied y Saint am oieuni Ysbryd Duw, fel na bydd- 
ont ìuewu tywyllwch ; canys os ânt i ormod tywyllwcb, nis 
gallwn ni, na neb arall, eu goleuo hwynt, oblegid y byddant ya 
gwybod gonnod cu buuain, — Gol.] 



336 


CDGORN SEION . 


AR FARWOLAETH YR HENURIAD J, H. FLANIGAN. 

Ton — “ Sweet Jessie.’' 

O, Flanigan, Flanigan, pa’m ein gadawaist, 

Yn nghanol hen F'abel ormesol i fyw, 

’R hon yn ddiarbed sy’n llygru ei deiliaid? 

Heb arswyd dibrisia bur ddeddfau ein Duw ; 

Tra buost ti yma, ti wnest ein hamddifl’yn 
Yn ngwyneb pob dyfais, ac enllib, a brad, 

Y ti oedd ein tarian rhag saethau y gelyn, 

Y ti oedd ein twr, ie, ti oedd ein tad. 

Trwm iawn oedd y ddyrnod, a mawr yw ein galar, 

0 golli’r fath wron rhinweddol â thi ; 

A geiriau y bywyd y gwnaethost ein porthi, 

Rhag erchyìl dymhestloedd y noddaist nyni ; 

Ac etto rhag syrthio rhwng carnau y cadfarch, 

Yr hwn sydd am ddifa anwyliaid y nef, 

O danfon, O daufon, o lysoedd gogoniant, 

Ryw angel galluog i lanw dy le. 

( Attebiad yr Ysbryd.) 

Chwi anwyl blant Seion, ar Dduw y tnorphwyswch, 
Paham y galarwcb ’rol gwrthddrych mor wael ? 

Cliwi bleidwyr gwirionedd, eich penau dyrchefwch ; 

Os ydych mewn blinfyd, mae jgwynfyd i’w gael. 
Cyhoeddwch trwy’r gwledydd efengyl yr lesu, 
Yradrechwch i gadw’ch calouau yn bur; 

Gwrandawed pob corlan ar lais ei dewr fugail, 

Ac yna diogel a fyddwch yn wir. 

Er cael eicli gwarthruddo, eich gwrthod, a’ch erlid, 

Bob ennyd gan au grefyddolion y byd, 

Ystyriwch mai felly ca’dd T’wysog y Bywyd, 

Ac felly’r addawodd i chwithau i gyd: 

Er dryllio’ch pabellau gan d’wysog marwolaeth, 
Drachefn ymddangoswch yn llysoedd y gwawl, 

Ac yno yn mhlith y nefolaidd fodolion, 

1 Dduw am ei arfaeth y seiniwch ei fawl. 

Merthyr. John Reìnolds, Iäü. 


ATEBIAD I “ DAFYDD DYWEYD- Y-GWIR” YN YR 
“ YMOFYNYDD” AM H YDREF, tud. 236. 

>Ir. Gol., — O herwydd dau beth yr ydwyf yn anfon yr atebiad 
bwn i’r Udgorn, yn hytrach nag i’r “ Ymofynydd,” sef am nacj 
sryf yn hollol gredu yr ymddangosai yno, fwy na’m batebiad olaf 



UDGORN SEION. 


337 


j iPhiloletbes ; ac o herwydd y bydd fy lleferydd yn uwch mewn 
Üdgorn, ac y cyrhaedda yn mhellach, ie, i glustiau Dafydd o 
bosibl, os nid yn mhellach. 

Cyfeiria Dafydd ei lythyr ataf yn bersonol, a thystia “ uad 
oddiar «hwim neu ddrygnaws, y cyfeiriaf yr ychydig linellau hyn 
atoch chwi J. R., Dinas, ond ar ddymuniad o’ch argyhoeddiad. ,, 
Felly yn siwr, Dafydd ; a oes genych chwi Ysbryd Duw ? “Na,” 

meddai Dafydd, “ nid wyf yn sicrhau hyny fel y Mormons 
Wel, ynte, pa fodd y dichon i chwi i’m hargyhoeddi i heb Ysbryd 
Duw, oblegid efe sydd yn argyboddi y byd o bechod, o gvfiawnder fl 
ac o farn ; ac yn gymmaint â’ch bod chwi yn amddifad o’r Ysbryd 
uchod, yr ydych yn analluog i’m hargyhoeddi i o farn ; felly, 
Dafydd, ni all eich saethau fod namyn rhai brwynaidd ac an- 
effeithiol i gyrhaedd yr amcan. Gadawaf yn ddi-sylw eich 
collfarn am danaf, gan na osodwyd chwi yn farnwr arnaf, a 
chofiwch ddywedyd o’r ysgrythyr, mai “ â pha farn y harnoch, 
i’ch bernir. , ’ 

Dywedasoch hefyd i mi ddywedyd, fod yn yr eglwys y perth- 
ynaf iddi, brophwydì, llefaru â thafodau, cyfieithn, a bod genyf 
dystiolaeth, &c. Gwir, Dafydd, yr ydych chwithau wedi tystio 
yr un pethau, ond eich bod wedi cyfnewid yn eich barn erbyn 
hyn, mai eiddo Baal yw y prophwydi, a bod y cyfieithu, &c , 
yn dwyllodrus. A fuocn chwi, Dafydd. ddim yn tystio, raai 
dwyfol, a gwirioneddol ydyw y rhai hyn fel finnau ? Os do, gof- 
ynaf, pa bechod a wnaethoch yn achosi eich diarddel ? a phaham 
y tystiasoch hyny, heb wybod yn sicr yn mlaen llaw ? efelly, 
Dafydd, chwi fuoch yn euog o’r hyn y cyhuddwch fi o hono ; yr 
ydych yn athrodwr felly. li 0,’ > meddai Dafydd, “ ni fum i yn 
tystio fel y gwna y seintiau. ,, Wel, beth oedd eich neges chwj, 
i gwrdd a chymdeithas y Saint? ai dyfod yn ddyn tàl an- 
mhìygedig i mewn i yspioein rhyddid a wnaethocb ? ac aros yno 
dalm o amser', i chwilio gwallau ar y rhai oedd ag awdurdod i’ch 
dysgu, yn lle plygu yn ddyn bach a gostyngedig gerbron 
Dun> , a gofyn iddo am dystiolaeth o ddwyfoldeb y grefydd For- 
monaidd. 

Darfu i chwi brofi fod yn yr eglwys brophwydi, trwy yr esiampl 
o’r brophwydoliaeth am y Cholera. Daeth y brophwydoliaeth i 
ben yn llythyrenol, ond fod Dafydd wedi “ cwtogi lIawer’ , arni yn 
ol ei dystiolaeth ar ddiwedd ei ysgrif ; felly pan ddaeth y pla, 



338 


UDGORN SEION*. 


gwnaeth ddinystr anferthol ar ddynion, ac efe a afaelodd yn un t 
bregethwyr y Saint, yr h wn a waeddodd “ Doctor, doctor !” t)u farw, 
y truan,er fod yr addewid, fel y niae gyda Dafydd, i’r gwrthwyneb. 

Y rheswm na bai oîl yn wir ydyw, o herwydd i Dafydd ddadgys- 
sylltu yr amraod oddiwrt'ni; y mae yr holl brophwydoliaethau , 
cyfreithiau, ac addewidion Duw i’r Saint, ar ammodau, ond y 
mae Dafydd wedi cwtogi yr ammodau o’r addewidion cynnwysed- 
'g }’ n ysgrif ef oll, a’i dystiolaeth yw y gwn i,ddo “ gwtogi 
llawer.’’ Gwir, Dafydd, ond nid teg hyn. Dywedasoch i rai 
'ddywedyd, na welais “ un annhrefn ’ yn mhlith y Saint. Yn 
mha le, a pha fan y dywedais i hyn, Dufydd ? os yw bosibl, myn- 
egwch, rhag i’ch enw newydd fod yu anmbriodol, a syrthio i 
warth trwy hyny etto. Dywedasoch fod yr “ oll o’r prophwydol- 
iaethau yn gyffelyb." Felly D., oll yn wir, pe na chwtogid hwy, 
oddigerth ambell i eithriad. 

Yn nesaf, yr ydych atn arwydd, neu wybod pwy a ysgrifenodd 
eich ysgrif; a ydych chwi, Dafydd wedi anghnfio ? neu ynte, 
ai heb adnabod eich hun ydych ? neu, a ydych am fy nirmygu i ? I 
Tynwch eich bugan oddiam danoch, yna fealîai y gall rhai o’r I 
Saint eichaduabod, os ydych yn methu eich hun. Am eicb llefaru 1 
â thafodau, a’r cyfieithadau, & c., yr ydych yn iselhau y tafodau I 
yn îs nag eiddo anifeiliaid y maes, ond yu dyrchafu gallu Mor- [ 
mon i gyfieithu yn fawr, gan gyfieithu vn rhwydd iaith mwy | 
anhawdd oag eiddo y creaduriaid direswm Nid wyf fi wedi bod I 
yn yr un gangen â Dafydd ; nis gallaf wybod am y tafodieith- 1 
oedd aglywoddefe; ond am y cyfieithad, fe gafodd ei wirio» 
canys yr oeddech chwi Dafydd yno, ond yn awr wedi yraadael, ac i 
yn ymdrechu niweidio y Saintyn fawr ; dylai hyn eich argyhoeddi, 
trwy weled cyflawniad llythyrenol o’r hyn a dystiwch i chwi f 
glywed! Dafydd, ystyriwch hyn ! “ O,” meddai Dafydd, “ fe j 

glywais gyfieithad arall i’r un geiriau, sef “ Gweddiwch, y mae fy J 
Ysbryd yn cael ei gynnyg i chwi yn helaeth.” Wel, Dafydd, nis gwu 
i, gan nad oeddwn yno ; ond hyn a wn i, fod hyny yu ddichon- 
adwy, a bod yr eglwys o osodiad Duw; canys y mae yn eglur J 
fod pethau felly gynt, a phaham nad ailant fod felly etto ? Dyw- 
edodd Paul, “ Llefared y prophwydi ddau neu drì, a barned y 
lleill,” &c. : felly, oddieithr fod yn bosibl llefaru dan arweiniad 
ysbryd gau, ni fuasai raid i’r apostol ddywedyd “ Profwch yr 
ysbrydion, ai o Dduw y maent;” apha waith oedd i farnu, oni fuasat 


ÜDGOBN 8EI0N. 


339 


fod hyn yn bod. Efelly, os clywsoch chwi, Dafydd, dyna a 
ddywedasoch. A oedd hyny yn sail i chwi fod y cwbl yn gau? 
Na, na, canys prophwydwyd y deuai y cholera, ac efe a ddaeth. 
cyneithwyd fod rhai i ymadael â’r Saint, a’u niweidio yu fawr, ac 
ymadawodd Dafydd, ac y mae yn ein drygu. ( Ddarllenydd î 
gwel ddrych Dafydd, druan, â’i hugan am ei ben gan gywilydd.) 
Dafydd, y raae fy Ysbryd Glân i yn deali pob iaith (gallwc'a 
gadw eichswllt), ond nid wyffi yn deall beth ydyw tara rûarra 
lal a fara , &c. ; ond gwn fod cynnydd mawr or y Saint, ac fod yr 
onest yn dylifo i’n plith, a’r anonest yn myned allan. Alltfie better* 

Ië, meddai Dafycîd, “ Clywais gyfieithad arall i’r un geiriau.” 
Y mae yn anhawdd genyf i gredu eich bod chwi, D., ynddigon 
manyl graff i ddal i fanylrwydd yr hyn a glywsoch, nac yn 
ddigon o stenograffiwr i’w gosod i lawr i’r tipyn fel eu llefarwyd^ 
ond eich bod wedi dyfod i’n plith i ymol'yn perffeithrwydd, a 
methu ei gael. Etto, nad beth a lefarodd y bachgenyn naw 
rnlwydd oed, yr oedd y cyfieithad yn wir, yr hyn ydoedd, “ Y mae 
rhai o honoch yr anghredu, a thyna paham y llefarais hyn.’’ 
Yr oeddych chwi, Dafydd, yno, ac anghredadyn oeddych chwi ; 
ac yr oedd Mr. Diabele , yn eich cynhyrfu cliwi i wylo am y 
bachgenyn, yn lle ysbryd edifeiriol am eich anghrediniaeth an- 
aele. Paharn y darfu i chwi, Dafydcl, uno â ohoel-grefydd bag- 
anaidd? moeswch eich rhesymau dros hyn. Eich haeriad chwi 
Dafydd, yw mai phantoms oflhebrain ydyw dylanwadau ysbrydol y 
Saint. Y ueb a edrycho ar eich drych chwi, a wel mai phantoms 
( lledrithiau), o eiddo annyraunol iawn, sydd yn eich cadw chwi } 
Dafydd, mewn cymmaint o dywyllwch, nes yr ydych yn methu 
gweled yr hyn oedd, ac y sydd amlwg etto i bob dyn ystyriol. 

Yn awr, rhaid i mi derfynu, gan obeithio na chwtoga Dafydd 
ddira y tro nesaf, ac y bydd iddo ofalu yn hytrach am ei gyra- 
meriad ei hun, nag eiddo yr “ Ymofynydd ; ” a mawr fel y car\yn 
iddo dynu «i hugan i lawr. Pa raid ofni arddel y gwir ? 

Dinass J. Richards. 

GWRAIG — MEISTRES— BONEDDIGES. 

Mae y canlyuol yn gyfieithad cywir o’r Ellmynaeg, yr hwn a 
ymddangosodd yn Saesneg yn y “Frontier Guardian — 

“Mae yr hwn a briodo o gariad, yn cymmeryd gwraig; mae yv 



340 


l'DGORN SEION. 


hwn a briodo er imvyn cyíleusdra, yn cymmeryd meistres ; mac 
yi' hwn a briodo o ystyriaeth, yn cymraeryd boneddiges. Yr 
ydycb yn cael eicb caru gan eich gwraig, yn cael eich parchu 
gan eich meistres, a’ch dyoddef gan eich b<>neddiges. Y mae 
genych wraig i chwi eich hunan, meistres at eich ty* a’ch cvf- 
eillion, a boneddi^es i’r byd. Eich gwraig a gytuna â chwi, eich 
raeistres a ganiatâ, a’ch boneddiges a’ch llywodraetha. Eich 
gwraig a ofala ara eich tculu, eich meistres am eich tŷ, a'ch 
boneddiges am ymddRiigosiad. Pan yn glaf eich gwraig a'ch 
raeitlirina, cich ineistres a yrawel â chwi, a’ch boneddiges | a 
yraofyn ynghylch eich iechyd. Yr ydych }'n rhodio gyda eich 
gwraig, marchogaeth gyda eich meistres, ac yrauno raewn cwmni 
gyda eich boneddiges. Eich gwraig a gyfranoga o’ch goöd, eich 
raeislres o ch arian, a’ch boneddiges o’ch dyledion. Os byddwch 
farw, eich gwraig a dywallt ddagrau, eich meistres a alara, a’ch 
bonoddiges a wisga alar- wisgoedd. Yn mìien blwyddyn ar ol 
eich marwolaeth y prioda drachefn eich gwraig, yn mhen cliwe 
rais eich meistres, ac yn mhen chwech wythnos, tieu yn gynt, 
eich boneddiges. 


NODIADAU, &c. 


' r ’ {(g|r Mae y rhai sydd yn gyru am lai o Udgorn yn tori yr 
addewid a wnaethant ar ddechreu y flwyddyn. ac yn twyllo yr 
Eglwys i ostwng pris y cyhoeddiad, trwy ddanfon am nifer fawr 
ar ddechreu y flwyddyn, ac yna eu gostwng i’r hauner. Mae y 
sawl sydd yn gyru am ragor i’w cymmeradwyo, a’r lleill i’w 
barnu yn oruchwylwyr anffyddlawn. 

CniMANFAOEDD Gogleddol. — Cynnellr Cymmanfa Sir 
Fflint ar yr 16eg o Dachwedd ; Sir Dinbych, ar y 23ain ; 
Dyfl’ryn Conwy, ar y30aiu; Sir Fon, ar y 7fed o Ragfyr ; a 
Sir Feirionydd, ar y I4eg. 

Taliadaü o Hydref3 hyd Hydref 16. — Sir Frycheiniog, 
7s 6c ; Morganwg Orllewinol, £2 ls 7c ; Sir Gaernarfon, £1 lOs; 
Sir Fynwy, ^08 ; Dinas, 14s 3§c; Llanilltyd, 3s lOc; Ponty- 
typridd, £l 1 1 s Oc ; Llanfabon, 12s 44c ; Pendeulwyn, lbs 9c ; 
Twynyrodyn, £1 2s 3c ; Llandaf, lls 6c ; Aberdar, £7 13s ôc ; 
Dowlais, 6s 7£c ; Hirwaen, IOs 6c ; Rymni, £4; Cwrnnedd, 2s 
lOc ; Merthyr, £2; Pendaren, l()s 7c ; Cefn, £1 Os 5c ; Y T nys- 
gou, 2s lOc; Egi wysnewydd, 5s 6c ; Gorllwyn, £1 6s 6c ; 
Flynnon Tydfil, 4s 6c. — Cyl'answm, £35 17s 6^c. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis, Printer, Johtis Street, Georgetown, Merlhyr, 


i. DAYIS, ARCRAFFYDD, MERTHHR TYDFIL. 



ÜDGORN SEION, 

NEÜ 

<#cren n Äititt 


ItHiF. 22.] TACHWEOD ), 18.51. [I’m. ì g . 


DYFODIAD MAB Y DYN. 

í Purhutl o tìud. 3'Jii.] 

^ goffn JAO cyntaf y w, fel y givcllr yn a<ln. 3, “ Myncga i ni pa 
bryd y bydd y petliau hyn.” Fabothau? adn. 2, “ Ni adewir 
yma ( y deml) gareg ar garog a'r nis dattodir '’ 

5r nil ofyniad oedd,'’ A pha nrwydd fydd o’th ddyfodiad ac o 
‘idiwedd y byd.” Mue yr íosu yn ateb y ddnu ofyniad yn 
bwysig, y n eglur, uc yn anwrlliwynobol. Ma<* yn cn hateb 
ddwywnith, nc niewn daa ddull, fel y byddeut yn alcr o 
ddcall. Cawn yn y bennod lion, ci fnd, yn ol arforíad atnl y 
prophwydi, yn utob y gofyniad olaf yn mlacnaf, gan roddi 
erynboad o’r putlinn mnyaf nodedig a gymmcrai Io o'r pryd 
byny byd y diwcdd ; nc y mau yn eu rhybyddio i wylío rhag í’r 
B*o gtiatiau cu twyllo ; ac y byddai rhyfoloedd; ond cr hyny, 
nid ocdd y díwodd i gnn’yn y rliyfelocdd cyntaf, sof byddínoodd 
y «hufoiuiaid yn orbyn Jorusalcm, yr hyn a wrthbrofa yr 
"rthddadl ynddi ci hun, aof, or y dinyslrid Jerusalem, nid oedd y 
'bwedd, nen yr holl hcthau a ragliaenant yr adnod hono. Cawn 
befyd yn yr un bennod, y cyfoda ccnedl yn erbyn cenedl. a 
■beyrnis yn erbyn teyrnas; ac y byddaí newyn a nodau, a (laoar 
gfytifaao ; dechrouad gniidiau oedd byn oll, mewn cyrahariaeth 
irhyn a ddeuai Wedi byny. Ac ar ol hyny cawn y douai erlid- 
í^fcth do»t ar y saínt, nes lladd Uawer, ac y cawseut eu casàtt 
gan y cenedloedd er mwyn ei cnw ef, pa nn a gymmerodd hyn 
oll lo yn eu hamser hwy aì peídio ; ond nid yw yn debygol \ 
g*lla»aí hvnv foä, ob’egid v mae Crist vn v bennod hon vn evt 
21 


342 


UDGORN SEIOP». 


eirio at yr am9er diweddaf ; ac o herwydd yr erlídigaeth y 
rhwystrid llawer, ac y bradychent eu gilydd. Hefyd, y cyfodaí 
gau-brophwydi lawer, a brawf yrr hollol i'r gwrthwyneb i’r cyf- 
eiriad cytfredinol o*r gosodiad hwu, sef, fod pob un a broffesa 
fod yn brophwyd, o anghenrhaid yn au-brophwyd; y raae y j 
gosodiad ynddo ei hun yn profi yu anwrthwynebol ybyddai yurir- \ 
brophwydi, neu ynte fod yr Iesu wedi arfer gair segur, o her- j 
wydd nid oedd Crist yn eu rhybyddio i ochelyd prophwydi, ond 
y gau ; a phaham yr arferai y gair yau f oni bai fod gutirì Mae 
yu anrahosibl fod y blaenaf heb fod yr olaf hefyd, mwy nag y 
gwneid counterfeit ar uti banc, pe na byddai y gwir filiau yn 
bod ; felly y mae ein cyhuddwyr didrugaredd ynghylch gau- ■ 
brophwydi, yn cadarnhau ein pwnc, gan ddystrywio eu hunain 
â’u harfau eu hunain, ac yn profi fod Crist yn dweyd pan anfon- 
ai efe wir-brophwydi, yr anfonai y diafol gau-bropbwydi, yn y 
dyddiuu diweddaf, y rhai a ddygent heresiau dinystriol i mewn, 
nes yp oerai cariad llawer. Eithry cyfryw a barhaent yn ffydd- 
lon liyd y diwedd, a fyddent cadwedig. Nid yw yn mcddwl y rhai 
hyny a barhaent hyd ddiwedd y hyd, a fyddaot yn unig yn 
gadwedig, onide beth a ddeuai o honynt oll sydd wedi raarw ? 
nac ychwaith hyd ddiwedd y gorthrymderau a diny.atr Jerusa- 
lem. Ond y mae y gair diwedd yn y fan hon yn cyfeirio at 
ddiwedd eu hoes, hyd angeu, ac yn profi fod eisieu gwylio a 
bod yn ffyddlon. Mae’n rhoi arwyddion nodedig iawn o’r hyn 
a gymmerai le cyn cyílawniad yr ail ofyniad, sef y deuai y 
diwedd,y rhai ydynt fel hyn : “ a’r efengyl hon am y deyrnas a 
bregethir trwy yr holl fyd,er tystiolaeth i’r holl genedloedd, ac 
yna (ond nid cyn hyny), y daw y diwedd.” Wedi dweyd y 
nodau hyn a ragtìaenent y diwedd, y mae yn ateb y gofyniad 
cyntaf, sef, dinystr Jerusalem, yn yr adn. 15, ** Am hvny pan 
weloch y ffieidd-dra anghyfanneddol,” a ddywedwyd gan Dan. xî, 
31; viii, 11, 12; xii, 7. Dywed Luc yn mhen. xxi, 20, yn 
amlwg beth yw y ffieidd-dra anghyfanneddol hwnw : “A phai> 
weloch Jerusalem wedi ei hamgylchynu â lluoedd, yna gwybydd- 
wch fod ei hangbyfaunedd-dra hi wedi nesâu. Canys dyddiau 
d'ial yw y rhai hyn i gytìawni yr holl bethau a ysgrifenwyd. ,, V 
lluoedd hyny oedd byddinoedd y Rhufeiniaid dan Tilus; a 
dywed haneswyr iddo orchymyn i’w filwyr (wedi goresgyn y 
ddinas) ddiwreiddio ei holl seiliau, a pheidio gadael careg ar 


UDGORN SEION. 


343 


^areg, er cyflawni y brophwydoliaeih am dani, wedi lladd dros 
filiwn a hanner o’r [uddewon. üyddiau dial yw y rhai hyn, 
niedd Crist; a chaethgiudir hwynt i blith yr holl genedloedd, a 
Jerusalem fydd wedi ei mathru gan y cenedloedd, hyd oni 
chydawner amser y cenedloedd ; “ a’r pryd hyny y bydd gor- 
thrymder mawr, y íath ni bu (ar y genedl Iuddewig) o ddechreu 
y byd hyd yr awr hon, ac ni bydd ( ar yr luddewon) ychwaith. 
Ac oni bai fyrhau y dyddiau hyuy, ni buasai gadwedig un 
cnawd oll, eithr er mwyn yr etholedigion, fe fyrheir y dyddiau 
hyny,” Yr Iuddewon yw yr etholedigion hyn; y dyddiau 
hyny, yw amser eu cystudd a’u caethgludiad ; liýd yr amser hwn 
a fyrheir, yw, medd Daniel ; “ hyd amser, amserau, a hanner 
amser, o’r pryd y darfu wasgaru y bobl santaidd.” Yna y cesglir 
hwy i’w tir yn ol, ond hyd yr amser hwnw y byddai dyddiau 
dial, i gyflawni yr lioll bethau a ysgrifenwyd. Dywed Luc,“ hyd 
oni chyflawner amser y cenedloedd. A Phaul, yn Rhuf.xi,“ hyd 
oni ddêl cyflawnder y cenedloedd i mewn” i’r cyfammod newydd 
a wnai Duw yn y dyddiau diweddaf; ac yna y byddai holl Israel 
yn gadwedig, ddywed Moses, wedi darfod eu cospi nes derbyn 
yn ddwbl am eu holl bechodau, yn enwedig am iddynt ddiystyru 
Sanct yr Israel, a lladd eu Alessiah. Gwel Deut. xxx, 4, “ Pe 
y’th wthid i eithaf y nefoedd, oddiyno y’th gasglai yr Arglwydel 
dy Dduw, ac oddiyno y’th gymmerai. ,, Ond dywed Ioan y 
y byddent yn wasgaredig am fil dau cant a thrugain o flynyddau, 
neu ddau fis a deugain, yr hyn sydd gyffelyb Hyd yr amser 
hwn y byddai y gorthrymder digyffelyb ar yr Iuddewon ; yn 
nghorff yr amser hwn, wedi dinystr Jerusalera, y deuai gau-broph- 
wydi, a gau-gristiau, y rhai a wnaethent wyrthiau a rhyfeddodau, 
yr hyn, medd haneswyr, a gyflawnwyd gan y bwystnl a welodd 
Ioan, gwe,l Dad. xiii, “ I’r hwn yr oedd genau yn llefaru 
cabledd, a rhoddwyd iddo awdurdod i weithio dau fis a 
deugain. Y mae efe yn gwneuthur rhyíeddodau mawrion, hyd 
onid yw yn peri i dân ddisgyn o’r net’ i'r ddaear yn ngolwg 
dynion,” yr hyn a gy-flawnwyd yn llythyrenol. Ond y gau- 
gristiau hyn oeddynt i dwyllo y bobl santaiud yn fwyaf neilldu- 
ol, sef, y genedl Iuddewig ; a dywed baneswyr i iawer ddyfod yn 
yr oesoedd wedi hyny, a thwyllo llawer o’r Iuddewcn, gan 
ddywedyd fod yi amser yn dyfod i adeiladu Jerusalem, mai hwy 
jw y Messjah j ac felly dinystriwjd llawer o’r luddewon wxU» 



341 


UDGORN SEIOJf. 


geisio adeiladu y ddinas mewn llawer oes, a'u gwasgaru a gatr> 
sant bob tro hyd etto, fel y mae hyny yu profi nad yw araser y 
ccnedloedd wedi ei gyflawni ; er í'od îlawer o’r arwyddion uchod 
wedi eu cyflawni, etto nid yw yr oll o honynt; addefir fod yr 
luddewon yn grwydriaid dros yr holl fvd etto ; felly, nis gall 
Crist fod yn cyfeirio at yr oes hon pan ddywedodd, “ Nid á y 
genedlaeth lion heibio hyd oni wneler hyn oll.” Heblaw fod yr 
Iuddewon yn eu hystâd wasgaredig yn profi y pethau hvn, sef 
fod yr amser gorthrymus, a'r dyddiau dial hyny heb eu c\ílawni 
etto, mae Crist yn dweyd,“ y deuai Mab y Dyn yr ail waith fel 
mellten yn tywyno o'r dwyrain hyd y gorllewin, yn yn fan wedi 
gorthrymder y dyddiau hyny y tywyllir yr haul, v lleuad ui 
rydd ei goleuni, a’r sèr a syrth o'r nef, a nerthoedd y nefoedd » 
ysgydwir; yna y galara holl dylwythau y ddaear, a fcwy (pawb) 
a J i gwelant ef yn dyfod ar gymmyîau y nef, gyda nerth a gogon- 
iant mawr, fel y mae y mater yn ymddangos yn blaen nad nedd 
y dyddiau crybwylledig wedi eu cyflawni yn ninystr Jerusalem, 
nac ychwaith am ddeuddeg cant a thiugain o flynyddau wedi 
3ivny ; ond cyu dyfod Mab y Dyn, y mae i an fon ei angylion (ei 
bysgotwyr a’i helwyr) i gasglu ei ethoiedigion tyr Iuddewon, a’r 
Iioll rai a ddygir i’r cyfammod newydd, irwy ufyddban i’r efengyl, 
nes dyfod i adnabod Duw trwyddi, a chael hawl i fendithion Abra- 
3iara, &c.,) o’r pedwar gwynt, Yr oedd hyn oll i gymmeryd lle 
cyn y gallai yr amser y cyfeiria Crist ato ddygwydd, pan ddy- 
>vedodd, “y genedlaetb hon nid â heibio, hvd oni wneler hyn 
oll yr oeddynt yn gyntaf i syrthio trwy fin y cleddyf, ac i 
gaei eu sathru dan draed y cenedloedd, byd oni chyflawner amser 
y cenedloedd.’’ — Gofyuaf i’r rhai a baerant fod yr holl bethau 
hyny wedi eu cyflawni yn yr oes hotio, Yu niha ie y proíir fod 
yr haui wedi troi yn sachlen flew ? Fe allai mai y tywyllwch 
mawr hwnw a fu am dair awr, pan groeshoeliwyd Ef, a feddyl- 
iant: nid oedd hwnw ar amser ei ddyfodiad, oud ar ei fynediad 
ymaith o’r byd y tro cyntaf ; ac yr oedd y tywyllwcli mawr o 
íiaen ei ail ddyfodiad i barhau, medd Zechariah, ara dri diwrnod, 
l 3 a bryd y trodd y lloer yn waed, ac y gwelwyd lioll deulu yr eig- 
ion planedol wedi dychrynu, gwylltio, gan neidio o’u cylchoedd, 
a ffoi o’i wyddf i eigion y gwagle ? I’a bryd y siglwyd sylfaeni 
y nefoedd ? Dywed y gwnelid hyn oll cyn » i ddyfodiad, a 
dywed Zechariah xvi, 6,pau ddeuai Mab y Dyn, a’i draed yn sef- 



UDGOHN SEION. 


345 


vìl ar fvnydd yr Olewydd, “ na byddai nos mwyacl.', na byddai 
íiaul,lloer,na seren, yn entrych yr awyr. Dywed Fedr, Act. iii, yr 
adfêrir pob peth fel y crewyd hwy pan ddaethant oddi tan law eu. 
'Creawdwr, pan ddywedodd, “ wele da iawn ydoedd.’’ j\i ddaetli 
yr amser gwynfydedig hyn etto, ai do ? er byny, mae y gened- 
laeth bono wedi niyned heibio, a dwy ar byiutheg ereill ar eu boJ, 
ac inae pob peth yn sefyll í'el yn y dechreu, heb ddyfod yr holl 
bethau i hen. Yna inae pelydrau tanbaiJ yr liaulwen, pan red 
fel cawr ei yrfa trwy’r awyr, mae golenni dysclaer y lloer sy’n 
goleuo ein canirau ar hyd tref a gwìad y dywell nos ; ’ie, mae yr 
holl luogyrft' wybrenol, a’i satelites mân,sy’n teithioeu cylchoedd, 
yn gynuifer o dystion yn gwadu yr wrthddadl, ac yn sic/hau bob 
tro yr yroddangosant, nad at yr ocs hono y cyfeiria Mab Duw pan 
dd ywedodd, ■“ nid â y genedlaeth hon heibio,’’ Scc. ; ac hefyd 
nad oedd Mab y dyn i ddyfod yr oes hono, ond ei ibd ar 
ddyfod yn yr anrser terfynedig a osodwyd. Mae lioll oleuadau 
yr eigion blanedol yu cyhoeddi ag un llais, Nid ydym ni oll ond 
wedi ein gosod i deithio eiu cylchoedd am amser gosodedig ; ond 
pan ddel y dydd nodedig liwnw, ni oll a ddiangwn i eigion tir 
«ngbof fel pethau a fu, o íiaen dysclaerdeh ei bresennoldeb ef; 
i»i bvdd eisieu ein goleuni ni pryd hyn, canys Efe fydd goleuni 
yr holl fyd, pan ddel, ie, mae holl drueni a griddfanau y cread- 
oriaid dearol, holl greigiau a mynyddoedd, holl ynysoedd y byd, 
boll ddraiu a mieri, ac ysgall y ddaear, yn ein coffâu pan deim- 
iwn eu pigiad, pan welwn eu hanmherffeitlirwydd, a phan glywn 
eu galar a’u h.ocheneidiau, yn tystio yn sicr nad yw yr boll 
bethau uchod wedi eu cyflawni ; a phan ddaw Mab y dyn, y 
■ditìanent o’r golwg, y darfydáant o’r byd, canys bydd gelyniaeth 
■dyn ac anifel wedi darfod, a bydd heddwch dros yr holl ddaear. 

Er dangos yr anghyssondeb a’r ffolineb o’r wrthddadl uchod, 
gwelwn i ba' le yr arwain ni. Dywed y prophwydi, pan ddel 
Mab y Dyn yr ail waith, y deuai ei angylioti nerthol a’i holl 
saiut gydag ef. Dywed Paul yr adgyfodir yr holl rai a fuont 
feirw yn Nghrist, â chyrfí’ fel ei gorff gogoneddus ef; yna y rhai 
by w y rhai a adawyd a gipir i fvny i’w gyfarfod ef yn yr awyr. 
Dywed Esay, “ Dy feirw a gylbdir, fel fy nghorff i y cyfodant C' 
a dywed Enocli fod yr Arglwydd yn dyfod gyda myrddiwn o ’i 
angylion. Felly, gwelwn,os ydyw Efe wedi dyfod, rhaid fod yr 
áioll feirw yn Nghrist wedi cyfoui, a’r boll saint ar y ddaear wedi 



346 


ÜDGORTÍ SEION. 


eu cyfnowid yn un ffurf â’i gorff gogoneddus ef; a chan eu bod t 
fod yn wastadol gydag ef wedi hyny, yna yr oeddynt i fod yn 
freninoedd ac offeiriaid i Dduw, ac i deyrnasu gydag ef ar y 
ddaear. Os yw hyn oll wedi ei gyflawní, a hwytbau wedi dyfod, 
pa le y maent ? Chwiliwn am danynt yn mbob congl o*r ddaear, 
nes y caffom hwynt ; hwyrach eu bod yn rhyw gongl o honi 
etto ! Ond dywed yr ysgrythyr, y byddai Efe yu frenin dros yr 
holl ddaear, a’i lywodraeth ar bob peth ; y byddai boll deyrnas- 
oedd y byd yn dyfod yn eiddo iddo Ef — y byddai gwybodaeth o 
hono yn llenwi y ddaear, fel y toa y dyfroedd y môr. Ni bydd 
raid chwilio llawer am dano ; cnnys y dydd hwnw pawb a adnab- 
yddant yr Arglu-ydd, o’r tnwyaf hyd y lleiaf o honynt. Yr holt 
saint a fyddant gydag ef, a« yn gyffelyb iddo ; a’r holl annuw- 
iolion a losgir ag anadl ei enau pan ddel ! Yna, ffolineb yr 
wrthddadl, sef fod Crist yn cyfeirio at yr oes hono, pan ddywed, 
u Nitl â’r genedlaeth hon heibio,” &c. — ( Tw barhau . ) 


DYLEDSWYDDAU LL YWYDDION. 

Mr. Golygtdd, — Derbyniais lythyr dienw yn ddiweddar, ond 
yr oedd y person a’i hysgrifenodd yn gynghorwr, meddai ef, yn 
rhyw T le. Nid oedd ef ddim yn hysbysu yn raha le; ac yr oedd 
yn gofyn am ychydig o oleuni ; sef pa beth ydyw dyledswyddau 
cynglìorwyr tuag at eu liywydd, a llywydd tuag at ei gyngbor- 
wyr ? Yn awr, dymunaf, gael gwneuthur y pethau hyn yn 
hysbys trwy gyfrwng yr Udgorn, os gwelwch yn dda, a rhoddì 
ychydig o oleuni ar y pwnc. 

Dyledswydd pob Uywydd ydyw bod yn llywydd, ac i fynu boá 
yn ol yr apwyntiad ag y mae wedi ei gael, er gwaethaf pob peth ; 
ac i ofalu na chymmero ei lywyddu gan neb arall odditano, ond 
yn unig gan y rhai ag sydd yn llywodraethu arno. Mae rhai 
llywyddinn annysgedig ar brydiau dan demtasiynau, ac yn 
ihoddi lle i’w eynghoru vr dysgedig i fod yn llywyddion arnynt ; 
ac yn y fan y cymmero hyny le, dacw y cert o ilaen y ceffyl ; ac 
y mae hyny yn hollol ledchwith nr y ffordd, onid ydyw ? ac yn 
lledchwithach o lawer ar ffor-ld Duw. Peth da ydyw bod yn 
ddysgedig. ond iddynt lywodra^thu eu hnnain, ac i droi yn en 
cylchoedd. Tuedd sydd inewn rhai dysgedigiou i fyneà i fyuy 
i’r garrct. Lywyddion, cali them clowu. 



UDGORN SETÖN. 


347 


Mae dosparth arall,llawn mor ddiwerth i adeiladu teyruns 
Dduw, sef y rhai hyny ag sydd yn meddwl yn rhy wael am 
danynt eu hunain; a dyma y bobl sydd yn myned i lawr i'r 
ccllar , ac y mae yn myned yn stop tap arnynt yno. 

Y mae y ddau ddosparth yma yu myned i goll yn aml 
iawn, ac yr ydym yn cael rhai i fyny, ereill i lawr ; ac y mae 
yn peri llawer iawn o drafferth i mi a brodyr ereill ; ac y mae yn 
rhwystr mawr i gario gwaith Duw yn mîaen. Nid ydyw y byd 
yn un rhwystr yn y mesur lleiaf, i gaTÌo gwaith Duw yn rnlaen. 
Yr wyf yn cyfrif y doethaf o’r doethion megys dim, ac yn rhoddî 
her i’r byd. Y dosparthiadau uchod, ynghyd â phechodau ereill, 
ydyw yr unig rai ag sydd a galleoedd ganddynt i attal yr olwyn 
hon i droi. Ac nid ydyw hyny ddim ond am dyramor bach, hyd 
nes y byddo Duw wedi dyfod i'r maes, a llefaru yn nerthol 
trwy ei weision, nes y byddo pob cnawd yn crynu, a phob diafol 
yn ffoi. 

Ond cawn fyned at y pwnc. Dyledswydd llywydd ydyw carn 
ei gynghorwyr, ac ymgynghori â hwy y ffordd oreu i gario pethau 
yn mlaen ; a dyledswydd y cynghorwyr ydyw caru eu llywydd. 
Y mae amgylchiadau yn caniatäu pan y gall y llywydd osod 
petliau gerbron, neu drefnu pethau, heb ymgynghori â neb ; ac 
08 byddant yn gyfleus, neu yn bresennol, byddai yn dda iddo 
ymgynghori â liwy. Bydd galluoedd y tri yn fwy ; y mae yno 
dair ffydd yn lle un ; a bydd eu gosodiadau yn sicr o lwyddo, cs 
byddant mewn undeb ffydd. Goreu pa agosaf y byddant yn byw 
i’w gilydd, fel y gallont gyd-gario pethau yn y blaen. Nid yw 
yn dda iddynt fyw yn mhell oddiwrth eu gilydd, oddieithr fod 
yno gyfeillach aml. Gall llywydd ddweyd wrth ei gynghorwyr, 
dos di y ffordd yraa, a dithau y ffordd acw ; ac mi arosaf finnau 
gartref : canys yno y mae eisieu lh'wyddiou y cangenau liob 
araser, oddieithr ar amgylchiadau. Nid oes neb yn alluog i 
wneyd y gorchwyl o lywyddu, ond y person yn unig a fydd wedi 
ei apwyntio. A bydded i bob cynghorwr ystyried yn fraint iddo 
gael ufyddhau, a chario i weithrediad, gyngborion ei lywydd. 
Dyna digon o oleuni yn bresennol ar liyna. 

Peth arall. Bydded i lywyddion y cynnadleddau udanfon 
yma i mi hanes hanner blynyddol eu cynnadleddau, erbyn y 
5med dydd o Ragfyr nesaf. Dylai yr hanes gael ei wneuthur 
liyd y djdd laf o Ragfyr. Y pethau wyf yn eu gofyn, yw nifes- 


348 


UDGORN SEION'. 


y cangeuau, arch-offeiriaid, henuriaid, offeiriaid, athrawon r 
diaconiaid; esgymuowyd, marwolaethau, ymfudwyd, bedydd'- 
iwyd ; rhif presennol yn aelodau; ac yn mhob achos bydded i 
rif yr aelodau gynnwys rhif y swyddogion a'r aelodau gwas- 
garedig, pa rai sydd ddim yn perthyn i un gangen, ynghyd ag 
enw y llywydd, a’r ysgrifenydd. Bydded i lywyddion y cangen- 
au weled fod eu hysgrifenyddion yn danfon mewn pryd hanes 
cywir i ysgrifenydJ y gynnadledd, fel y gallo yntau eu danfon 
yma, mewn amser i minnau eu danfon i Lynlleifiad erbyn yr 
amser nodedig. 

Bydded i brif-ddospartbwyr y cynnadleddau ddanfon gwybod- 
aeth i Lynlleifiad erbyn y lOfed dydd o Ragfyr, pa nifer o’r 
Millennial Star a fyddant yn ymofyn y flwyddyn nesaf, a 
bydded i brif ddospanhwyr y cangenau ddanfon yma i’r brawd 
Richard Morris pa nifer a fyddant hwythau yn ymofyn. 

Un cynghor arall ; bydded i lywyddion y cynnadleddau edrycli 
i mewn, a mynu gweled fod mwy o ymdrech gyda’r Drysorfa 
Ymfudol Barhaus o hyn all an, nag sydd wedi bod ; a bydded i 
Dduw eich bendithio chwi, a bendithio yr Eglwys yn Nghymru, 
yn enw lesu Grist. Amen. 

WlLLIAM PHILLIPS. 

14, Castle St., Meitb>r-Tydfil, Hydref 28, 1851. 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFR JIORMON. 

[ Parbad o dud. 331.] 

Os ydyw, gan hyny, yn rhesymol i ni gredu fod Duw wedr 
rhoddi dadguddiad i gyn-breswylwyr America, a fyddai yn afres- 
ymol i ni gredu y hyddai iddo hefvd eu galluogi i gofnodi y 
dadguddiadau hyny, ac felly eu cyflwyno hwy i’w holynwyr. 
Oni fyddai y cyfryw yn air Duw, yn ogystal â dim a gynnwysir 
yn y Beihl ? 

Ond feallai y gofynîr, os cawsant hwynt unwaith, pa fodd y bu 
iddynt eu colli ? Alebwn, oblegid eu troseddiadau. Ai ni fuysgrif- 
eniadau yr Hen Destament yn golledig ? Bydded i’r hwn sydd 
yn meddwl felly, ddarllen ail lyfr y Brehinoedd, o r xxii, 10, hyd 
xxiii, 4, ac yna feallai y gwel ei gamsyuied ; ac etto pa faint o 
lyfrau sydd yn eisieu yma? Mi a nodaf rai o hoDynt, Llyfr 
Rhyfeloedd yr Arglwydd, Numeri xxi, 14; Llyfr Jasher, Joshua 



UDGORN SEION. 


349 


x, 13; Llyfr Deddfau Breninoedd Israel, 1 Samuel x, 25; Llyfr 
Chronicl Breninoedd Israel, I Breninoedd xiv, 19; Llyfr Enoch, 
Jude 14; Llyfr Nathan y Prophwyd, a Llyfr Gad y Gwylied- 
ydd, 1 Chronicl xxix, 29 ; Llyfr Ashiali, a Llyfr Ido y Gwylied- 
ydd, 2 Chronicl ix, 29 ; a Llyfr Semaiah y Prophwyd, 2 Cronicl 
xii, 15; Llyfr Jehu, 2 Chronicl xx, 34; Llyfr y Gwyliedyddion, 
2 Chronicl xxxiii, 19 ; Histori Llyfr y Breninoedd, 2 Chronicl 
xxiv, 27. Onid oedd y llyfrau liyn cystal ysgrythyrau â’r rhan 
arall o’r Hen Destament? ac os bydd iddynt byth ddyfod i’r 
amlwg, oni fyddwn mor rhwymedig i’w derbyii hwy â’r rhan arall 
o’r ysgrythyr? Nac ydym, dywedir, oddieithr i ni gael gwell 
prawf o’u gwirionedd nag a gawsom o wirionedd Llyfr Mormon. 

Dywedwch i mi pa brawf sydd genych am y rhan o’r Hen 
Destament yr hon a gollwyd, ac a gafwyd gan Hilltiah, ei fod yn 
gyfraith Duw ? Darllenwch y dyfyniadau uchod,yna gwelwch 
nad oes genych yn unig ond tystiolaeth mab a merch, sef Hiltiah 
a Huldah. Ai ni chollwyd erioed mo ysgrifeniadau y Testament 
Newydd? Dyn o synwyr cyífredin ni ddywed y fath beth : a 
ydynt liwy oll ar gael ? os oes neb yn meddwl hyny, bydded iddo 
ddarllen y brawddegau canlynol, 1 Corinthiaid v, 1 ; Ephesiaid 
iii, 3; Colosiad iv, 16; Luc i, 1. A phe byddai iddynt ddyfod i’r 
amlwg, pa fodd y profech eu gwirionedd, neu yn hytrach, pa fodd 
y profwch ddilysrwydd y rhai sydd genych, y rhai a gylansoddai 
yr hyn a elwir yn Destament Newydd. Nid oedd gan y rhai a 
farnasant gywirdeb y llyfrau sydd genym ddim gwell arweinydd 
i wneyd hyny nâ’u mympwyon eu hunain? os nad oedd,pa le y 
mae prawf o’u cywirdeb ? Pwy erioed a welodd y copi gwreiddiol? 
A phe byddai yn bosibl i ryw un ei weled, pa fodd y gallai ei 
adnabod, heb gael dadguddiad? Ac heb y copi gwreiddiol, pa 
fodd y profech pa un o’r holl wahanol gyfieithadau o’r ysgrythyr 
sydd yn iawn ? Pan am wirionedd Llyfr Mormon yr oedd genyrn, 
ac y mae genym ar y ddaear yn barhaus, ddynion byw, y rhai a 
welsant ac a, deimîasant y llafnau, neu y copi gwreiddiol o hono, 
a rhai o honynt a dysliolaethasant ei fod wedi ei ddangcs iddynt 
gan angel Duw; ac y mae miloedd o ddynion byw wedi derbyn 
tystiolaeth o’i wirionedd, ac o wirionedd tystiolaeth yr hwn a 
dystiolaethodd gyntaf am dano, trwy lef yr Hollalluog, gweiniíl- 
ogaeth angylion, gweledigaethau, a tbystiolaeth Ysbryd y gwir- 

joued.d* 



350 


UDGORN SEION. 


Ond raynych y dywecür wrthym, os ydyw y Uafnau genych, ar 
ba rai cynnwysir copi gwreiddiol o Lyfr Morraon, pahara nad 
ydvch yn eu dangos ar gyboedd ? I*a faint gwell a fyddai y byd 
pe byddai iddynt gael eu gweled, heb ddadguddiad i wybod eu 
cynuwysiad ; ac oddieithr i Dduw roddi dadguddiad i bob un 
drosto ei bun, byddaiy byd heb ddim o byd, ond ymorphwys ar 
dystiolaetb y rhai a gawsant hyny am wirionedd ei gyfieithad. 

Paul a ddywed wrtb yr Hebreaid, xi, 1, mai ffydd yw sicrwydd 
y petbau nid ydys yn eu gweled, a’u bod yn dyfod trwy glywed 
gair Duw, Bbuf x, 17, a’r hwn hefyd sydd yn dwyn tystiolaeth i 
air Duw, rbaid ei fod yn anfonedig gan Dduw; canys pa fodd y 
clywwn heb bregethwr, a pha fodd y pregethai un oddieitbr iddo 
gael ei anfon, gwel Rhuf. x, 14 . Yr ým yn cael hyn yn yr holl 
oesau mynedol, sef mai ar dystiolaeth ycbydig o’u cyd-ddynion 
yr oedd eu ffydd yn Nuw a’i bethau, yn sylfaenedig, a’r rbai 
hyny wedi cael eu hanfon gan Dduw ; er enghraifft, yn nyddiau 
Noe, y by’d ni feddai ond yn unig ei dystiolaerh ef, fod Duw wedi 
dadguddio iddoam ddyfodiad y diluw ; a’r byd presennol ni fedda 
('oddieitlir Saint y Dyddiau Diwedaf), namyn yr hyn a ddywedir 
ei fod yn dy r stiolaeth Moses, am gread y byd a chwymp dyn, &c. 

Meibion Israel, ar ol dydd ÜMoses, a gredent fod y santeiddiolaf 
yn cynnwys yr arcb, a bod yr arch yn cynnwys llechau y cyfam- 
raod, y rhai a roddasai Moses yno, ynghyd â’r crocban a’r manna, 
a gwialen Aaron, yr bon a fiagurasai, &c., &c., a bod gogoniant 
yr Arglwydd yn yraddangos ar y drugareddfa; a pba dystiolaeth 
oedd ganddynt o byn ? a oeddent yn cael eu dangos i’r bobl, fel 
y mae ar ddoethion yr oes hon eisieu i ni wneyd gyda’r llafnau a 
gynnwysant Lyfr Mormon? Na, nid oedd ganddynt ond gair yr 
archoffeiriad am dano, ac unwaith yn y flwyddyn yn unig yr ái 
efe i raewn yno. 

A thrachefn, mae y byd Cristionogol yn credn adgyfodiad Iesu 
Grist. A ddangosodd efo ei bun i chwi, fy nghyfeillion Cristion- 
ogol ? a welodcl un o’ch offeiriaid ef erioed ? Yr wyf yn tybied y 
byddai yn bur gysson i chwi wneyd ag ef, fel ag yr ydycli yn 
gwne\ T d â ni ; sef fod iddo ddangas ei bun i’r lioll bobl, os oes 
arno eisieu i’r lioll bobl gredu yn ei adgyfodiad. A pha brawf 
sydd genych o'i fod wedi adgyfodi o gwbl? a ddangosodd efe ei 
bun i’r holl bobl pan y dywedir i’r ddarawain hono gymmeryd lle? 
gwel Actau x. 40. Oni ddarfu gwyr santaidd yr amser hwuw, 



ÜDGORN SEION. 


351 

sef yr arclîofleiriaid, yr ysgrifenyddion, a’r Phariseaid, ddywed- 
yd fod ei gorflf ef wedi ei ladrata o’r bedd ? ac oni ddywed y 
ìnilwyr Rliufeinig, y rhai oeddyut yn gwylio y bedd, iddynt hwy 
syrthio i gwsg, a thra yr oeddynt hwy yn cysgu, lladratawyd ei 
gorflf ef gan ei ddyscyblion, meddynt, wrth gwrs? ac oni chred- 
odd yr Tuddewon hwy ? Ydych chwi ddira yn tybied fodganddynt, 
o dan y fath amgylchiadau, cystal hawl i alw am iddo ddangos ei 
liun i’r holl bobl, os oedd arno eisieu iddynt gredu yn ei adgyfod- 
iad, ag sydd gan wyr da y dyddiau hyn i alw ara wneyd dangos- 
iad fellv o’r llafnau ? A wnaetiì efe erioed felly ? na, ni welodd 
neb mo hono ar ol iddo adgyfodi o feirw, ond ei ganlynwyr; a 
phwy oeddynt hwv ? pysgotwyr tyiodion, a’i gyfeillion ef, dynion 
a gyhuddwyd o ladrata ei gorft’ ef, dynion mor ddirmygus a 
gwaradwyddus yn eu hoes ag y bu Saint y Dyddiau Diweddaf 
erioed gan y genedlaeth hon; a dymar dynion y dywedwyd 
wrthynt gan Iesu Grist, IVlarc xvi, 15, “Ewch i’r holl fyd, a 
phregethwch yr Efengyl (wrthreswm, yr adgyfodiad a gyfan- 
soddai ran lianfodol ynddi), i bob creadur, a’r hwn a gredo ac a 
fedyddier, a fydd cadwedig ; a’r neb ni chredo, a gondemnir ’’ 
A oedd gan y byd allu i brofi eu tystiolaeth hwy? Mae’n wir 
fod ganddynt yr un ffordd yn hollol ag sydd gan ddynion yr oes 
hon i brofi lystiolaeth y rhai a dystiant am winon«*dd Llyi'r Mor- 
rnon ; canys pan anhmodd Iesu hwy i’r holl fyd i ìiregetlm yr 
efengyl i bob creadur, gorchymynwyd iddynt, nid yn unig i 
addaw iacliawdwriaeth yn y byd a ddaw, trwy ft\ dd ac ufydd-dod 
iV cenadwri, ond gorchymynwyd iddynt addaw i’r rhai a gredent 
y byddai iddynt, yn enw Iesu, fwrw allan gythreuliaid, llefaru â 
thafodau newyddion, cymraeryd seirft' yraaith, iachâu y cleifion 
trwy arddodiad dwylaw, &c. ; gwel Marc xvi, ì 5. Yna gallasai 
pawb u ybod pa un ai gwir ai gau oedd eu tystioloeth ; a tìirwy 
yr un ffordd y gall dynion yn awr wybod am natur tystiolaeth y 
rhai a dysti/int am wirionedd Llvfr Mormon; canys Duw a’n 
danfonodd ni i dystiolaethu arn ei wirionedd i’r hcll fyd, a phreg. 
ethu yrefengyl i bohcreadur, g;>n hysbysu y hydd i’rliwn a gredo 
ac a fedyddier, fod yn gadwedig ; a’r hwn ni cliredo a gondemnir ; 
a’r arwyddion hyn a ganiynant y rhai a gredant yn enw’r Iesu; 
hwy a fwriant allan gythreulíaid, ac â thafodau newyddion y 
llefarant, seirff a godant ymailh, ac os yfant ddira raarwol ni wna 
iddynt ddim niwed, (o$ byddyn! yn yfed raewn camsynied, wrth 


3Ó2 


l’DGORN SE 10 N T . 


reswm) ; ar y cleifion y rhoddant ddwylaw, a hwy a fyddant 
iach. Felly, fy nghyfeillion Cristionogol, os gwrtliodwch Lyfr 
Mormon, a’n tystiolaeth ninnau am ei wirionedd, o herwydd yr 
un rheswm mae yu rhaid i chwi wrthod y Beibl. Ond mae 
Saint y Dyddiau Diweddaf yn credu pob un o’r ddau ; oblegid 
fe brofwyd tystiolaetlì Pedr a Joseph Srnith eu bod yn wir, cauys 
niae yr arwyddion hyny yn canlyn y riiai a gredant. 

Gau ein bod wedi dangos, gobeithaf, fod dyfodiad y fath gof- 
lyfr yn berflaith gytuno â rheswm. ac â chymmeriad Duw, a’i 
yniddygiadau at yr hil ddynol, yn nesaf awn vn mlaeu i ddaugos 
ei fod yu cytuno â’r ysgrythyrau. 

( I’w barhau.) 


AML-WREIGIAETH ETTO. 

Nid oes dim yn i'wy amJwg na bod y Saint yn cael cam mawr 
gan gylioeddiadau y wlad, pan ddywedant fod Aml-wreigiaeth yn 
eu piitli ; o herwydd pa gyfundeb o bobl a gyhoeddai aml-wreig- 
iaeth vn bechod, tra aryr un pryd yn ei arfer. JMae holl lyfrau 
eglwysig y Saint yn ei wahardd, yn ueillduol Llyfr Mormon aT 
Athrawiaethau a Chyfammodau ; a plie buasai y Saint yn cym- 
meradwyo aml-wreigiaeth, ni fuasent mor ífol â dywedyd dim yn 
ei erbyn, eilhr cadwentef yn guddiedig, neu gwnaent ei amddi- 
flyn. Yn awr, er rawyn darllen wyr yr Udgorn, dy fynwn ddernyu 
o’r urgraffiad Cymraeg o Lyfr Mormon, tud. 10 J, 102, lle y mao 
Jacobyn anerch ei frodyr: — 

“ Ac } r n awr, fy mrodyr, mi a lefarais wrtliych ynghylch balch- 
<ler: aT* cyfryw o lionoch ag sydd wedi cystuddio eicli cymmyd- 
og, a’i erlid ef. o herwydd eich bod yn feilchion yn eicli calonau 
am y pethau a roddodd yr Arglwydd i chwi, heth meddwch am 
hyny? Ai nid ydych yn tybied fod pethau felly yn fhaidd gan 
yr Hwn a greodd bob cnawd? Ac y mae un bôd mor werth- 
fawr yn ei olwg ef â’r llall. A pliob cnawd sydd o’r llwch ; ac 
i’r un dyben y creodd efe liwynt, fel y cadwent ei orcliymynion, 
a’i foliannu ef yn dragywydd. Ac yn awr yr wyf yn darfod 
llefaru wrthych o berthynas i'r balchder hwn. Ac oni bai fod 
raid i mi lefaru wrthych o berthynas i drosedd gwaeth, fy 
nghalon a orfoleddai yn fawr o’ch plegid. Oud y mae gair yr 
Arglwydd yn faich arnaf o herwydd eich troseddau gwaeth. 
Canys wele, fel liyn y dywed yr Arglwydd, Mae y bobl liyn yn 
declireu myned i ddrygioni; ni ddeallant yr ysgrythyrau; 



UDGORS' SEION'. 


343 


cahys y maent yn ceisio esgusodi eu lmnain i butcinio. o lier- 
yrydd y pethau a ysgrifenwyd mewn perthynas i Ddafydd, a 
tiolomon ei fab. Wele, yr ocdd gp.n iídafydd a Solomon yn 
ddiau lawer o wragedd a gordderchwragedd, yr Iiyn heth oedd yn 
fliaidd ger fy mron i, medd yr Arglwydd ; am hyny, fel hyn y 
dywed yr Arglwydd, JIi a arweiniais y hobl hyn allan o wlad 
Jerusalem, trwy nerth fy mraich, íel y cyfodwn i mi gangen gyf- 
iawn o ffrwyth lwynau Joseph. Am hyny, myfi. yr Arglwydd, 
ni ddyoddefaf i'r bohl hyn wneuthur yn gyffelyb iddynt hwy 
gymt. Am hyny, fy mrodyr. gwrandewch arnaf, a chlywch air 
yr Arglwydd ; canys ni ahaiff un dyn yn cicli plith cliwi onid 
un wraig; a gordderchwragedd ni eliewcli uu; canys yr wyf fi, 
yr Arglwydd, yn ymhyfrydu mewn diweirdeb benywod. A 
phuteindra sj-dd ffiaddd ger fy mron i ; felly y dywed Arglwydd 
y lluoedd. Am hyny, y bobl hyn a gant gadw fy ngorcht'myn- 
ion i, medd Arglwydd y lluoedd, neu ynte, melldigedig fydd y 
tir er eu mwyn hwynt. Canys os myfi, medd Arglwydd y 
lluoedd, a gylodaf i mi had, mi a orchymynaf fy mhohl ; onide, 
hwy a gant wrandaw ar y pethau hyn. Canys wele, myfi. yr 
Arglwydd, a welais dristweh, ac a glywais alar merched fy 
mhobl yn ugwlad Jerusalem, 'ie, ac yn holl diroedd fy mhobl. o 
herwydd drygioni a öìeidd-dra eu gwyr. Ac ni ddyoddefaf fi. 
inedd Arglwydd y lluoedd, i waedd ferched prydweddol y bohl 
liyn. y rliai a arweiniais allan o wlad Jerusalem, ddyrchafu 
ataf fi yn erbyn meibion fy mhobl, medd Arglwydd y lluoedd : 
canys ni cliant hwy gaetligludo merclied fy mhobl, o lierwydd 
eu tynerweh, oddieithr i mi ymweled â hwynt â mellditii dost, 
hyd at ddinystrio ; canys ni chant huteinio, yn gyffelyb iddtmt 
hwy gynt, ntedd Arglwydd y Uuoedd. ” 


PENNILLION. 

Ton — “ Duw gadwo’r Brenin/* 

Mr ganaf hoenus gainc 
I’r Hwn sydd ar y fainc, 
Yn Frenin fry ; 

Fe welir cyn bo hir 
Ei deyrnas drwy’r holl dir, 
Ac henffycli iddi’n wir, 
Ddyweda’i’n hy. 

Cydunayrholl Saint, 

Gan werthfawrogi’r fraint, 
Mewn unol fryd ; 


3Ò4 


IDGORN SEION. 


A gwaeildant ag un llef, 

Mae cmt’saw iddu JSf 
I ddod i lawr o’r nef; 

Mae’n awr yn bryd. 

I fynydd Seion awn, 

Can's yno gweled gawn 
Ei dd^sclaer wedd; 

Cawn yno hefyd gwrdd, 

I eistedd wrth ei fwrdd, 

Tu hwnt i ofer dwrdd, 

Mewn hyfryd wledd. 

Angylaidd fawl a fydd, 

A chán seraphaidd rydd 
Yn ddi wahan ; 
Clustfeinia’r nefol lu 
I wrando’r folawd gu, 

A th’rawant hwythau fry 
Y'r unrhyw gân. 

Fe leinw’r Y'sbryd Glân 
Fynwesau mawr a mân, 

Trwy’r dyrfa hardd ; 

Bydd pawb mewu hyfryd hoen, 
Heh unrhyw nych na phoen, 
Y r n canu mawl i’r Oen, 

Yn ddi-wahardd. 

Mor ogoneddus fydd 
Y saint yn awr y sydd 
Y'n destun gwawd; 

Coronir hwy ryw awr 
’N freniuoedd teg eu gwawr, 
Teymasant ar y llawr 
Mewn dirfawr ffawd. 

A’r holl annuwiol rai 
Geryddir am eu bai, 

Gcstyngir hwy; 



IDGORN SEIOM. 


3öö 


A’r dial'ol fydd pryd hyn, 

Wrlh gadhryn yn y llyn ; 

Er rn vmvn fydd yn dyn, 

Ni ddryga mwy. 

Mor ddedwydd l'ydd y lan, 

O sicrhewch eicli rlian, 

Chwi ddynion da ; 

A ffowch rliag min y ciedd, 

Ni welir inwyach hedd, 

Aiff llu i lawr i’r bedd, 

Trwy ddirfawr bla. 

Fy hoffus dylwyth cu, 

Rho’f hyn ar wyn a du, 

Yn rhybydd dwys ; 

O, dewch medd Duw yn awr, 

O gyrau Babel fawr ; 

Fe gwympir hon i’r llawr — 

Mae’n beth o bwys. 

Ffestiniog. Roberis. 


NODIADAU, &c. 

I.lyfr Mormon. — Carwn hysbysu derbynwyr Llyfr Mormon, 
y <l a w ei ìifynau, o’r 20fed allän, am çieinioij yr un! Canmolwn 
ein brodyr äm yr ymdrech a wnaethant o’i blaid. Meddyliwn 
mai gwell yw pëidio tori ei ddail cyn ei rwymo, rhag ofu colii 
rhai o honynt, a methu cael rhai yn eu lle. Gau y bydd allan 
yn mhen oddeutu chwe mis, gwell i’r rhai mwyat' diofal beidio ei 
ddarllen, eithr gosod y rhifynau yn ddiogel o’r neilldu, er mwyn 
ei rwymo, ac wedi hyny cofio ei ddarllen. 

Ath. a Chyf. — Mae yr“ Ath. a Chyf.” yn awr wedi ei rwjmo 
mewu croen hardd, ac vmvlau y dail wedi eu goreuro yn y modd 
gwychaf, pris 3s 6c. Éi bris i ddosparthwr cynnadledd yw 3s., 
ac i ddosparthwr cangen, 3s 3c. 

Yr Udgorn,— Tra mae ymdrech yn cael ei wneuthur yngbylch 
Llyfr Mormon, ni ddylid ar un cyfrif esgeuluso yr Udgorn : 
mae y cyhoeddiad hwn mor anghenrheidiol â dim syddgenym; 
canys y mae yn cynnwys cyfarwyddiadau Duw i’r eglwys yn yr 
oes hon, yr hyu a rldylai pawb gael gwybod. Heblaw hyny, ef« 



356 


L’DGORN SEION. 


yw yr unig gyfrwng a feddwn i amddifíyn ein faunain; ac os ná 
thaenir yr Udgorn ar fayd a lled y wlad, nid oes fodd i ni ainddi- 
ffyn ein faunain. Nid eisieu dadleu ein hachos o ilaen ein 
gilydd sydd arnom, eithr o flaen y byd : am fayny, gwerthfawr- 
oger yr Udgorn, trwy ymdrecfau ei werthu a’i ddosparthu yn eu 
mysg. Coner am duno erbyn dechreu y Üwyddyn, fel y caffom 
dair neu bedair mil o dderbynwyr, yn lle y ddwy íil a dau cant a 
gawn yn bresennol. 33ydd Llyfr Mormon wedi ei orpben, ond 
odid, os cawn fywyd ac iechyd, erbyn tua diwedd Ebrill ; ac 
yna ni fydd ond baich ysgafn ar y îSaint o hyny allan, gan y 
bydd y prif lyfrau wedi eu cyhoeddi. Am hyny, cofier am 
gylchrediad da i’r Udgorn y flwyddyn nesaf, fel y gallo y wlad 
éi weled, ac fel y catì'o y dosparthwyr rywbeth yn fwy am ei 
ddospartliu. 

Star. — D ylid ymdrechu yn rohob man i beidio Ueihau y gal- 
wad am y Síar. eithr ei gynnyddu. Os daufonir am lai, nid 
gwiw dysgwyl ei cfaael am geiniog. 

Apnwntiadau. — Rhyddhawyd yr Henuriad Thomas Pugh o 
fod yn Llywydd ar Gynnadledd Orllewinol Morganwg, a pbenod- 
wyd yr Henuriad Henry Evans yn ei le. Hefyd, rhyddhawyd v 
brawd Phillips o fod yn Llywydd ar Gynnadìedd Ddwyreiniol 
Morganwg, a phenodwyd Thomas Pugh yn ei le, fel y gallo y 
brawd Phillips ofalu mwy am yr holl Gynnadleddau Cymreig. 

Mae amryw ysgrifeniadau o eiddo Capt. D. Jones yn ein 
meddiant, y rhai a gyhoedJwn yn aclilysurol yn yr Udgorn, gan 
gredu y bydd llawer yn falch i’w gweled, o herwydd na argralf- 
wyd bwynt o’r blaen. Er wedi myned o’n plith, y mae ei lefer- 
ydd gyda ni etto. 

ÈggT Mae cân ein brawd “ D. E. J.” yn neillduol o gampus, 
eitbr ofnwn wneutbur niwed trwy ei chyhoeddi. Bydded gystal 
â’n hanrhegu â rhywbeth o natur wahanoì. 

Diolchwn i “ D. W.” am ei draethawd, ond nis gallwn 
gyhoeddi yr hyn a dueddo i ddryllio teimladeu. Mae gan bob 
sect ei theimladau; a pha leiaf a wawdiom am eu ffoliueb, goreu 

> gyá- 

Taliadad o Hydref 17 hyd Hydref 30. — Sir Frychein- 
iog, 2s 6c; Morganwg Orllewinol, £2 13s 6c ; Pontytypridd» 
£2 18s 2c; Cwmbach, £i J9s; Gog, 5s ; Cardiff, 14s; Dowlais, 
M 1 2s 6c ; Ryrani, 4s 2£c ; Georgetown, £3 6s 6c ; Mertbyr, 
a 2; Pendaren, 6s 7§c; Cefn,£l 3s líc. — Cyfanswm, £16 15s l^. 

Gwallau. — Yn ein rhifyn diweddaf, darllener “ Llanilltyd, 
0s 3c ;” yn lle “ 3s 10c;’’ ac yn y rhifyn cyn y diweddaf, dylai 
»tyled Pontytypridd fod yn 6s yn ychwaneg. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirehion, a tbaliadau am 
îyfrau, i John Davis, Printer , Johns Street , Georgetown , Mèrthyr . 


ì. D A V I S , ARGRAFFYDD, MfiRTHHR TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 

&emt )) <#amî. 


IIhif. 23.] TACHWEDD 15, 1851. [Pris 1 g. 


DYFODIAD MAB Y DYN. 

[Parbad o dnd. 316.] 

Ond ar unwaith etto, gwelwn y dyrysni yr arweinia y gosodiad 
blaenorol ni iddo, sef ein hamddifadu o un gobaith am ran yn yr. 
ádgyfodiad cyntaf, na theyrnasu gydag Ef ar y ddaear am fil 
o tìynyddau, yn yr hwn obaith y gorfoleddai y patriarchiaid, y 
prophwydi, yr apostolion, a’r holl saint yn fwyaf o bob peth 
arall, 'ie, hyd y nod yn y nefoedd canent antbemau o glod i’r 
dydd dedwydd, prvd y caent ddyfod gydag Ef i’r ddaear hon t 
er hyny oll, er fod yr holl elfenau, planedau, a’u sefyllfaoedd, a 
phob peth, yn gwadu yr haeriad uchod, etto, dynion sydd yn 
proffesu eu bod yn credu yr ysgrythyrau, a geisiant ein ham- 
ddifadu o’r holl obaith a’r cysur sydd werth ei gael, a’n tynu. 
o’r radd uchaf o obaith a llawenydd, i’r radd isaf o drueni ac 
anobaitli, gan ddywedyd fod yr holl betbau uchod wedi myned 
heibio ; fod yr adgyfodiad cyntaf eisoes wedi cymmeryd lle, a 
ninnau heb gael rhan ynddo ; o ganlyniad nid oes obaith i ni, 
ond rhyw “ ddysgwyl.’’ Dysgwyl am ba beth ? ai am yr ail 
adgyfodiad i farn ? Os felly, fe’n siomwyd yn hyny, o herwydd 
nid oedd ond mil o flynyddau o’r cyntaf i’r ail ; ond yn ol eu 
haddefiad eu liunaÌD, mae yn agos dwy fil o’r cyntaf, ac níd yw 
yr ail etto. Beth a wnawn yn dysgwyl am dano yn hwy? Fe’n 
siomwyd, a chan nad oes ond adgyfodiad i farn pryd hyny, ni 
waeth i ni heb ddysgwyl am dáno ; canys yr ydym beb obaith 
genym, ond am glywed y gair “ Ewch, ewch,’’ o hyd. Felly, 
yr ydym heb Dduw yn y byd, na modd i’w gael mwy ; heb 
efengyl, ac i gyd yn atheisliaid, neu waeth : am hyny, bwytawn 
23 CYF. III. 



358 


UDOORN SEION. 


ao yfwn, eanys y fory marw fydilwn, ac awn at gythreuliaíd. 
Dyma ddiwedd yr wrthddadl. 

Ond diolchwn mai nid yr oes hono a feddyliai C'rist pan lefar- 
odd y geiriau uchod. Diolchwn fod i ni etto obaith am ran yn yr 
adgyfodiad cyntaf, ac ymdrechwn i fod yn barod ; canys yn vr 
awr ni thybiwn y daw Alab y Dyn. Gan ei fod Ef wedi rhoddi 
cynnifer o dystion o’i ddyfodiad, mae yn rhyfedd na fyddai i 
boetnder llosgadwy yr haul, neu oleuni holl oleuadau anferth y 
A’urfafen, gael yr eflaith briodol i argyhoeddi dynion o'r cyfeil- 
ioruad hwn, a'u goleuo o ddyrysni y fagddu uchod, i dir rheswm 
neu ysgrythyr. Dywed pobl pe gwelent y cyfryw bethau, y cred- 
ent; oud yn hollol groes y mae, er iddynt weled yr boll fyd 
daearol ac wybrenol, a'r pethau sydd ynddynt, yn dystion geirwir, 
er hyny ni chredant dystiolaeth y cyfan o honynt, sef ei fod yn 
dyfod! O ua chymmerent rybydd. 

Ond, erbyn liyn yr ydych yn barod i ofyn beth a feddwl Crist 
pan ddywed, “ Nid â y genedlaeth hon heibio,” &c.? Mae yn 
meddwl yr liyn a ddywed, ac yn dweyd yr hyu a feddwl, yn 
gymhwys ; a dau air yn yr aduod ílaenorol iddi a ddengys yn 
eglur ddigon, “ pan weloch hyn oll A welodd yr oes hono yr 
hpll bethau a nodwyd P Os naddo, nid at yr oes hono y cyfeiriai 
ati, ond rhyw oes a welent yrarwyddion nodedig hyn yn dechreu 
cymmeryd lle, sef adferiad yr luddewon, pregethu yr efengyl 
dragywyddol, a rhyfeloedd a’r arwyddion yn y nef, &c. Nid â 
y genedlaeth hono (yn mha un y dechreuai y pethau hyn 
gymmeryd lle) lieibio, hyd oni chyíiawner yr oll o honynt. 
Dyma yr unig ddarluuiad rhesymol a roddir arnynt; ac os na 
addefir y darluuiad hwn, yna nid yw yn cyduno â’r prophwyd ; 
ie, mae yn croes-ddweyd ei hun ; o herwydd dywed y syrthient 
(sef yr Iuddewon) trwy fin y cleddyf, nes eu gwasgaru i blith 
yr holl genedloedd, hyd oui chyflawner amser y ceuedloedd, yr 
liyn nid yw wedi ei gyflawni hyd yr oes hon ; a dywedodd 
yr lesu hefyd, <f Nid â y genedlaeth hon heibio hyd oui 
wneler hyn oll.” Os dywedir fod Crist yn cyfeirio at yr oes 
neu y genedlaeth hono, yna rhaid profi fod yr holl bethau hyny 
wedi eu cyflatrni yn yr oes hono, sef fod amser y cenedloedd i 
satbru a gwasgaru yr Iuddewon, wedi ei gyflawni, ac felly fod 
holl Israel yn gadwedig ; canys dywod Paul yn Rhuf. xi, y 
byddent hwy yn gadwedig y pryd hyny, ond nis gallent fod 



UDGORN SEION. 


359 


yn gadn’edig heb gredu yn y Gwaredwr, sef yr Iesu hwnw a 
çroeshoeliasent hwy, ac ni ddywed neb fod yr Iuddewon fel cen- 
edl yn addef raab y saer yn Fab Duw, ond dywedant raai j 
twyllwr gwaethafo’r holl gau-gristiau ydyw j prawf anwrthwyn- 
ebol yníe, nad yw yr amser y cyfeiria Crist ato, wedi dyfod hyd 
heddyw! Mae sefyllfa wasgaredig yr Iuddewon yn profi yn 
amlwg i’r holl genedloedd, nad yw yr amser hwnw wedi dyfod, 
tra y gwelant y bobl hyn yn byw yn eu plitb. Dywed Paul, “y 
<îwaredwr a ddaw allan o Seion, ac a dry annuwioldeb oddiwrth 
Jacob,” Ond nid oedd dinystr Jerusalem yn waredigaeth i’r 
Iuddewon, ond j’n lladdfa fawr, ac yn ddinystr anrheithiol, ac 
yn wasgariad hyd heddyw; felly, gwelwn fod dyddiau dial heb 
ddarfod, a bod yr amser hwnw y byddai gorthrymder y fath ni 
bu ar yr Iuddewon er decbreuad y byd, fel yn atebiad i’w 
gweddi, sef “ bydded ei waed ef arnom ni, a’n plant.” Dyma y 
dyddiau hyny a fyrheir er mwyn yr etholedigion (neu’r Iudd- 
ewon, a chynnifer o’r cenedloedd a dderbynid i mewn trwy yr 
efengyl i’r cyfammod); gwelwn fod cynnifer o ddyddiau dial i 
fod, ac bod diwedd i fod arnynt, yn yr amser terfynedig, a phe 
gallem ond cael allan hyd yr amser hwn, a pha bryd y dech- 
reuodd, yna gallem ddweyd yn 6icr pa bryd y derfydd, a hyny 
ar osodiad Crist. Yr oedd v prophw’yd Daniel yn holi yr angel 
yn aml pa bryd y byddai y pethau hyny, a phahara nad allem, 
ie, na ddylera niQnau chwilio i'r amser? a chan iddo ef gael yr 
ateb gan angel, yna gwnaiff yr un ateb y tro i ninnau. Wel, 
iiieddwch, a ydyw Daniel wedi egluro y peth ? Ydyw, yn eglur 
ddigon, yn mhen. vii, “ Clywais hefyd y gwr oedd wedi ei wisgo 
â lliain main, pan dderchafodd efe ei law ddehau a’i aswy tua’r 
nefoedd, ac y tyngodd i’r hwn sy’n byw yn dragywydd, y bydd 
(sef y weledigaeth) dros amser, amseroedd, a hanner amser, wedi 
darfod gwasgaru y bobl santaidd (yr Iuddewon), y gorphenirhyn 
oll." Gwel adn. 11, “ Ac o’r amser y tyner ymaith y gwastadol 
abertb, ac y gosodir i fynyy ffieidd-dra anrheithiol, y bydd dau 
cant a deg a phedwar ugaiu o ddyddiau, sef pob dydd yn flwydd- 
yn, fel amser cyfrif y prophwydi, a’r rhif a roddir yn y 7fed 
adn. ydyw araser, sef blwyddyn, 360 o ddyddiau, h.y., 360 o 
flynyddau ; amserau, yn y rhif lliosog, dau cymmaint â’r cyntaf, 
720 ; a hanner amser, sef 360, yw 180 ; y tri nifer hyn a wnant 
á fyny 1260 o fljnyddau, j nifer a ddywed Ioan jn Nad. xii„ 14» 


EDŴORN SEION. 


3ÖO 

.V bjjdai y wraig, sef yr Eglwys Gristionogol, yn yr aníalwch, 
wedi floi o wyddfod y ddraig a'i herlidiau ; ac yn adnod y 6fed f 
dywed y byddai yno fil dau cant a tbrugain o ddyddiau, sef y 
niferanodwyd gan Daniel, ar ol darfod gwasgaru y bobl sant- 
aidd, byd oni wneler lryn oll. Y peth nesaf yw profi pa bryd y 
darfu iddynt orphen gwasgarn y bobl santaidd; os, fel y dywecf 
Ilawer, y gorphenwyd eu gwasgaru ar ddinystr Jerusalem, yna 
buasai y diwedd yn 1 330, sef 70 (y ftwyddyn y dinystriwyd 
Titus Jerusalem, at y nifer uchod) ; ond gan yr addefir na ddaeth y 
diwedd pryd hyny, prawf nad y pryd hyny, sef yn ninystr Jeru- 
salem, y gorphenwyd y gwasgariad hwnw, pan y dechreuai y rhif 
uodedig. Yn awr cymmerwn ffordd arall fel y canlyn : wedi y 
tyner ymaitb y gwastadol aberth (yn ninystry deml),a gosod i fyny 
y ffieidd-dra anrheithiol (sef y ddraig, nett y bwystfil, V corn bach a 
gndai ddiweddaf ac a ddyfethai dri, a fyddai yn wahanol i bob tin 
a fu o’i llaen), &c.,yrhyn beth a gyfeiria atyr Eglwys Babaidd, a’r 
diwedd, sef yr amser y gosodir ef i fyny, ac y dyfetbir neu y 
gyrid yr Egiwys i’r diffaethwoh y byddai 1290; yma y mae 
gwahaniaeth o 30, sef yr amser rhwng cyrameryd ymaith y naill 
a gosod i fyny y llall ; ond gan nad oedd y v.raig neu y bobl sant- 
aidd yn cael eu gyru i’r diffaethwcli, yn y dydd na’r flwyddyn 
pan eisteddai y bwystfìl ar ei orsedd,ond yn mhen rhyw gym- 
maint o arnser wedi hyny, rhaid cael yr amser hwnw pan 
orphenwyd eu gwasgaru. Mae’n debyg fod y bwystfil fel y cryf- 
liauai, yn gwanychu y Ilall, nesyn mhen ychydigei llwyr ddyfeth. 
ai ; ac os gallwn wybod y flwyddyn hon, a cliwanegu ati 1290 f 
dengys liyny pa bryd y cyflawnir amser y cenedloedd, i sathru 
yr luddewon dan eu traed, pa bryd y dechreuai yr adferiad, 
pa bryd y cyflawnir y dyddiau d'ial, a’r gortbrymderau y cyf. 
eirai Crist atynt ; a chau nad oes genym ysgrythyr mor ddiweddar 
â gosodiad y bwyslfil, ond propbwydoliaeth flaenorol iddo, o 
herwydd ni rydd y gyfrol santaidd ddim hanes diweddarach nâ’r 
íìwyddyn 90. Yna rhaid cael yr amser gofynol trwy hanesnyr 
diweddarach, ac nis gwn am well awdwr na Mosheim, yr hwn 
a ddywed, “ Er fod Custenyn fawr wedi cymmeryd ffrwyn llywod- 
raeth yr Eglwys, a’i huno â’r wladwriaeth yn y fiwyddyn 323, etto, 
ni lygrodd yn hollol ar unwaith, ond yn raddol byd Pope I., a 
bod y bobl bur o galon wedi ymadael â'r Eglwys ac ymddidoli» 
fel y gallent ddilyn dull a chrefydd yr apostolion, a bod yr un 



UBGORN SEION. 


3<5l 

<3otŵau yn cael eu cyfranu iddynt gan yr un Ysbryd, ac yn 
gweinyddu yr un ordinhadau, ac yn gwneuthur gwyrthiau hefyd 
i raddau, hyd y flwyddyn 570; os addeflr rnai dyraa yr amser 
pan y cyrarueroild v wir grefydd ei hadenydd o blith dynion, ac y 
eyuiraerwyd y Mab gwrryw i'r nefoedd (sef yr ofFeiriadaeth, trwy 
yr hon y gwnelid gwyrtbiau), yna chwanegwn 1260 at hyny, 670, 
a chawn 1830, a dangosir pa hyd wcdi tynu yraaith yr aberth^ 
eyn gosod i fyny y Sìeidd <lra, sef 50; ac o’r pryd hwnw hyd 
yr araser y llwyddai i orphen gwasgaru y bobl santaidd yn 
510. Felly, yn y ílwyddyn uchod, sef 570, y gorphenwyd gwas- 
garu nerth y bobl santaidd. Cyduna Daniel ac Ioan yn hyn, â 
thystiolaeth haneswyr yr oesoedd canlynol, raai yn y flwydd- 
yn hono y cynnyddodd y bwysifil ddigon cryf a chreulon, i lwyr 
ddyfetha yr ychydig saint oedd yn wasgaredig trwy y bvd, dan 
erlidigaeth hyd hyny, ac nid oes hanes ara danynt yn oesi ar ol 
hyny, a’r a welais, h. y. a’i barnu wedi hyn, wy’n feddwl, tel cyn 
hyny, sef wrth eu ffrwythau ; nid oes hanes am yr atwyddion 
hyny a ganlyneat y saint yn mhob oes flaenorol, yn canlyn un 
eglwys wedi yr araser uchod, oddigenh yr hona Eglwys Rhufain 
yny, ac nid yw i’r pwrpas yn awr i ddadleu’r pwno gyda hi, 
canys yn yr araser gosodedig y bydd y diwedd, sef yn mhen 1260; 
ar ol 570 A.C„ byddai diwedd y dyddiau d'ial a gorthrym- 
der a soniai Crist ara danynt, a phan ddychwel y wraig o’r diflaeth- 
wcb, fel y dywed Ioan, y dechreuai goruchwyliaeth cyílawnder 
yr araseroedd, pan y deuai cyíiawnder y Ceuedloedd i mewn, yn 
gyntaf, i’r cyfamraod newydd; ac felly y byddai yr Israel yn 
dechreu adeiladu Jerusalem. Dymayr amser y cyfeiria Luc ato 
pan y dywed y sethrid Jerusalem dan draed y Cenedloedd, hyd, 
oni chyflawner araser y iCenedloedd ; felly gwelwn y diwedd 
hwn, wedi ei sefydlu gan yr holl dystion uchod, i fod yu y 
flwyddyn 1830, yr hyn yw swra y ddau nifer uchod. 570 A. C., 
pan ddarfu i’r bwystíìl wasgaru nerth y bobl santaidd, achwauegir 
ato hyd y dijdcliau lauer y byddeut yn wasgaredig trwy r fin y 
cleddyf, gorthrymder, &c., neu hyd yr arnser y gwelodd loan yr 
Eglwys-ynyr auialwch 1260, a chawn 'J830,-yr amser terfynedig. 
A pheth oedd i gymraeryd lle y pryd hyny ? ai diwedd y byd ? 
Nage, na dyfodiad Mab y Dyn chwaith ; ac yma y methodd Mr. 
Miller, &c., sef cymmeryd yn ganiataol y deuai Mab y Dyn, ac 
ÿ F.osgid y ddaear â thân ; ond ni wn atn un man o’r ysgrythyj 



CDGORN SEI05. 


362 

a ddengys fod yr «n o’r ddau betli hyn i gymmeryd lle yn mhecr 
1260, o un ontfcr nodedig. Wel, pa beth ag oedd i gymmeryd lle 
jtryd hyny, ynte? llawer o bethau mawrion a rhyfeddol, — sefyn 
gyntaf, dechreu adeiladu Jerusalem, yr hyn beth sydd yn y 
flwyddyn hono wedi dechreu yn hynod iawn o Iwyddiannus hyd 
yn hyn. 2. Yr holl bethau hyny a enwodd Crist oeddyut ar- 
wyddion mor amlwg o*i ail ddyfodiad. Yr efengyl hon am y 
deyrnas a bregethir trwy yr holl fyd, er tystiolaeth i’r holl genedl- 
oedd fod y diwedd ar ddyfod, — sef yr uu efengyl nerthol hono a 
bregethodd Crist a’r apostolioo, ar ol iddi fod wedi ei cholli o’r 
byd am 1260 o flynyddoedd. Gwelodd Ioan angel yn dyfod â hi 
i waered i’w phregethu i’r rhai oedd yn trigo ar y ddaear, i bob 
llwyth, iaith, pobl, a cbenedl. Yna yr oedd pob îlwyth, iaitb, 
pobl, a chenedl, yn araddifad o’r efengyl dragywyddol, neu yr 
oedd yr angel yn dyfod ar neges afreidiol ì 
( Tw barhau.) 


BEDYDD. 

AM Y DEILIAID, A’R IAWN DD0LL i’w WEINYDDU. 

Jt yr Annibynuyr, y Trefnyddion Calfinaidd, a'r Wesìeyaid , a 
phawh ag sydd yn bedyddio babanod. 

Hynàws Gydwladwyr, — Bu ymddadleu nid bychan am j 
deiliaid,ac etto nid ydyw pawb yn cyd-w'eled, ac yn gymainl 
A’ch bod chwi yn bedyddio (ueu daenellu) babauod, betli ydyw 
eich rbesyraau cyntaf dros hyn ? 

Taenellwr. — Yr ydym yn eu bedyddio, am fod bedydd wedi 
dyfod yn lle yr enwaediad ; yr oeddynt yn enwaedu ar fabanod, 
gan hycy, yr ydyra ninnau yn eu bedyddio. 

Sant. — Bedydd wedi dyfod yn lle yr enwaediad ? 

T. — Ië, onid oeddynt yn enwaedu ar yr wythfed dydd gynt, ac 
yn awr nid yw enwaediad ddim, canys daeth bedydd yn ei le. 

S. — Bedydd yn lle enwaediad ! Pa le y dywed yr ysgrythyr 
hvn ? Ni ddywed yr ysgrythyr y fath beth; pe byddai bedydd 
wedi dyfod yn lle enwaediad, ni fuasid yn bedyddio neb ag oedd 
wedi enwaedu arnynt, ond bedyddio pawb a’rnad oeddynt enwaed- 
edig, a pheidio enwaedu ar neb, ond eu bedyddio, o’r dydd y 
daethai y naill yn lle y llall; dyna fel yr yraddygai dynioa 


UDGORN SEION. 


36 $ 


doetbion ; ond, fel arall yn gymhwysy bu. Gwelwch fod Ioan yn 
ŵr wedi ei anfon oddiwrth Dduw, at y rhai enwaededig, ac i 
ba beth? i’w bedyddio , er maddeuant pechodau î ac ni feddai 
hawl i fedyddio neb ereill, ond y rhai cnwaededig, a phe bai y 
naill wedi dyfod yn lle y llall, o osodiad Duw felly, credwn yn y 
fan fod Joan yn ynfyd, canys yr oedd ei weithred yn bedyddio 
yr enwaededig, yn groes i ewyllys ei anfonydd; ond nid felly yr 
oedd, canys bedyddiwyd Crist wedi enwaedu arno, a’r holl apos- 
tolion, a thair mil dydd y Pentecost : yr oeddynt oll yn enwaededig. 

T. — Ië, o hyny allan, pan ddaeth Paul, efe a ddywedodd nad 
yw enwaediad ddim, otid bcdyddio pawb yr oedd ef. 

S. — Wel, o byny allan, dywedodd Paul nad yw cnwaedîad 
ddim : gwir, na dienwaediad hefyd, ond dyn newydd yn Nghrist 

o hyny allan.” Pe byddai bedydd yn lle enwaediad, ni fuasai 
Paul yn enwaedu ar Timotheus, a’i fedyddio gwedi’n, a Phedr 
wedi ei apwyntio gan Dduw i fod yn weinidog yr enwaediad, (fel 
yr oedd Pattl i’r dienwaediad) yn parhau i enwaedu a bedyddio 
hyd y gallai ; yr hyn ni wnai wrth gwrs, pe bai Duw wedi gosod 
y naill yn lle y llall. Yn awr, Syr, gwelwch fod y cicaion wedi 
diflanu, ni ellwch mwyach gael bedydd babanod tan ei gysgod ef ! 
A oes un eryfach? os ydych yn daer am fedydd babanod, moes- 
wch hwnw. 

T. — Wol, rhaid addef fod Pedr yn gwneuthur felly, ond fe 
orchymynodd Crist fedyddio yr holl genedloedd, ac y mae baban- 
od yn yr holl genedloedd. 

S. — Nid wyf am fyrhau terfynau y commisiwn, ond cymmeryd 
yr ysgrythyr bob amser i ddehongli yr ysgrythyr. Coíiwch mai 
alleiriad o’r un gorchymyn o eiddo Crist, sydd yn Marc xvi.,lle y 
dywed, mai y neb a gredo, ac a fedyddier, afydd cadwedig. Pwy 
a gafodd y gorchymyn hwn ? 

T: — O, yr apostolion, sef yr uu ar ddeg. 

S. — A ddarfij iddynt hwy fedyddio yr holl genedloedd ? 

T. — Do, mor belled ag y gallent gael dynion i ufyddhau ; ond 
nid pawb oll, yn yr ystyr helaethaf. 

S. — A ydych yn addef fod yr apostolion yn gwybod eu dyled- 
swydd mor drwyadl am fedydd, fel nad oeddent gamsyniol pwy i 
fedyddio ? 

T. — O, gwyddent hwy yn sicr. 

S, — A fedyddiasant hwy,neu yr Iesu, gymmaintagun baban ? 



364 


IDOORN SEION. 


T. — Yr oedd Crist yn cynimeryd babanoil yn ei frcichiau, a'n 
benditliio, ac y uriae bedydd yn fendilli. 

S. — Ai tybied yr ydych inai eu bedyddio hwy a irnaeth Crist ? 
Cofiwcli ddywedyd o'r ysgrythyr, na fedyddiui yrlesu neb, eilhr ei 
ddyscyblion ef. Gwir fod Crist yu cymmeryd babanod yn oi 
freichiau a u beudilbio hwy; ond ni ddywed iddo fedyddio uu 
babau; gwir hefyd fod bendilh yn gyssyllliedig á bedydd, pan ei 
iawn weinyddir gan weision Duw, sef maddeuant pechodau; 
eitbr o'r oclir arall, i’r anghredadyn, a'r anedifeiriol, ni fydd yn 
fenditb, ond mellditb. 

T. — Ië, fe fedyddiodd yr apostolion deuluoedd cyfain; annheb- 
yg fod yr holl deuluoedd hyny heb un baban ynddynt. 

S. — Wel, olrheiniwn iddynt, er caelprawf; os gellir profi o’r 
ysgrythyr fod babanod wedi eu bedyddio, rhaid credu hwnw. Pa 
le y mae y prawf cyntaf. 

T — Yn Act. x, sef, Cornelius a'i holl deu'.u ; a oedd yno ddim 
babanod? 

S. — Nac oedd un: gwelwch y prawf yn adnod yr ail, “ Ei fod 
yn ofni Duw, ynghyd á'i lioll dy — ad. 33,“ Yr ydym ni yma oll, 
gerbrou Duw:’' — ad. 44, “ Syrthiodd yr Ysbryd Glán ar bawb 
oedd yn clywed y gair.” — ad. 46,“ Canys yr oeddynt yn eu clyw- 
ed hwy yn llefaru à thafodau, ac yn mawrrgu Duw.’’ Yn awr, 
chwi welwcb eu bod oll yn nhre', oll yn ofui Duw, oll yn llefaru a 
thafodau, ac yn mawrygu Duw, yr hyn nis gallasai babanod wylh 
mis oed, chwaithach wyth niwrnod; gan byDy, nid oedd yno 
fabanod. 

T. — A oedd dim babanod yn nheulu ceidwad y carchar? 

S. — Nac oedd un. Gwelwch y prawf yn Act. xvi, 34. Ac efo 
(ceidwad y carchar) a fu lawen, gan gredu i Ddun, efe a’i holl 
deulu.’’ I bawboeddynei dy y pregethwyd y gair, ac efe a'i 
holl deulu a gredodd, ac nid yw babanod yn alluog i gredu; gan 
hyny, gwelwch fod y cicaion hnn etto wedi didauu dan fy nwy- 
law; ni cheir bedydd baban odditanodd ? 

T. — Wel, gallai fod un baban yn nheulu Crispus. 

S. — Nac oedd un : gwelwch y prawf yn Act. xviii, 8, “A 
Chrispus, yr arch synagogydd, a gredndd yn yr Arglwydd, a’i 
holl dy gan liyny, os oes oedd yno faban, un galluog i gredu oedd. 

T. — A oedd dim baban gyda Lydia gynt? tebyg genym mai 
gweddw oedd hi, nedi claddu ei gwr, a gallai fod yno faban. 


UDGORN SHION. 


36ò 


S.— Ic, ni ddywed yr ysgrylbyr fod dim, ac nid ydyw dystaw- 
rwydd yn brawf fod diui ; ac os nad oes gwejl prawf na ddystaw- 
rwyddgenych, yr ydych heb yr un; cred lieb brawf, na sail ysr 
grythyrol, sydd gyfftlyb i gicaion dillanedig. Gwusanaethodd 
cicaion Jonah gynt dros y nos, cystal â thŷ ; ond pan ddaelh 
goleuni a gwres, ditlanodd : efelly yn union y mae crediniaeth 
dynion mewn bedydd babanod : esgorodd doethineb ddynol ar 
amryw gysgodau, neu gicuionau, ac a wasanaeihasant dros gan- 
rifoedd o oesoedd tywyll; ond yn awr, daeth goleuni a gwres, ac 
wele, y cysgodau fel tarth neu uiwl yn cilio o’r golwg, a’r canlyn- 
iad fydd, gynnyddu o’r gwres nes tanio yr holl anmhuredd, a’r 
sawyr drewllyd ac atìach a ddaeth doethineb ddynol i’r byd. 

Cofiwch mai unig ddeiliaid bedydd, ydyct y rhai sydd abl i 
gredu. I hrofi hyn, gwelwch fod bedyddiedigion Ioan yncyffesu 
eupechodau; y tair mil ar ddydd y Pentecost a ddywedasant, 
“ Ha wyr frodyr, pa beth a wuawn ni ?’* “ ftlifarhewch,*’ ebe Pedr, 
“a bedyddier pob un o honoch, er maddeuant peabodau,” &c. 
“Oswytti yn credu,” ebe Philip wrth yr eunuch, “ fe ellir.’* 
Felly,y teuluoedd y soniasom am danynt, oll yu credu yn gyntaf, 
edifarhau yn ail, bedydd wedi hyny. 

Etto, rhag bod yn faith, fe daera y Taenellwyr mai trwy daen- 
ellu y dylid bedyddio, ac nid trwy drochi neu dan-suddo; ond y 
mae y seiliau sydd gauddynt i gredu hyn, yn dillanu pan eu 
profir, fel us o flaen y gwynt: credant fod teuluoedd cyfain wedi 
cael eu bedyddio mewn anuedd.dai, pan na ddywed yrysgrythyr 
ddarfod i gymmaint ag un i gael hyny. Gwir fod yr ysgrythyr yn 
ddystaw am Saul, Lydia, Cornelius, a cheidwad y cardiar gynt; 
ond nid ydyw dystawrwydd yu brawf o ddim: efelly, wrth gwrs 
sail wan ydyw hi i adeiladu arni ; ie, rhy dlawd i neb ystyriol i’w 
harddel, Fe ddywedir hefyd fod yn rhaid mai trwy daenellu y 
bedyddiwyd y tair mil ar ddydd y Pentecost, am eu bod yn 
ormod mewn rhif i’w trochi oll mewn mor lleied o amser: ond, 
attolwg, y mae y taenellwyr presennol yn treulio cymmaint o 
amser i weini yr ordinhad â ninnau : y mae y gwersi yn ogy- 
hyd, ac fe dreulir llawn cymmaiut o amser i osod yr ychydig 
ddiferynau, a’u sychu, ag a wneir i dan-suddo dyn yn yr elfen. 
Gan hyny, mae yn amlwg nas gellir cael bedydd taeuelliad dan 
gysgod y llwyu hwn etto ; wel, ynte, caf ddwyn gerbron ranau 
p’r ysgrythyr, i brofi tuhwnt i bob ammheuaeth, mai trwy drochi^ 





l'DGOBN SEION. 


neu dan«uddo, y dylid bodyddio, ac nid trwy daenellu. Yn gyn- 
taf, aeth Phillip a’r ICunuch u i waered i*r dwfr; ,> yr byn ni 
chlywais i neb crioed ei wneyd cr mwyn taenellu na thywallt 
Hefyd, fe aeth allau at Ioan (Marc i, 5) holl wlad Judea, a’r Hier- 
osolyinitauinid (trigolion Jerusalem), ac a'u bedyddiwyd ganddo 
cfy« afon yr Iorddouen ; ni chlrwais i erioed fyned o nebi afon 
* daenelln. Hefyd, aeth Ioan i Ainon i fedyddio, canys (tyfrocdd 
awer oedd yno ; gwel loan iii, 23; nc os nad oedd anghen am 
ychwaneg nâ llonaid cawg, i’r dyben i weini bedydd, y mae yn 
ymddangos i mi fod Ioan yn gweithredu yn groes i gwrs natur- 
iaeth, a rheswni ; yr hyn nis gallaf ei gredu, o berwydd yr oedd 
yn Dawn o’r Ysbryd Glân o groth ei fam. 

Etto, y mae Paul yn dysgu Titus (iii, 5), mai yn ol ei drogar- 
edd yr achubndd efe (Duw) nyn», trwy olchiad yr adenedigaeth, 
ac adnewyddiad yr Ysbryd Glàn. Fe wyddis yn dda ein bod 
oD yn aflan, o wadn y troed hyd y coryn ; rheswm a'n dysg, a'r 
ysgrythyr hefyd, fod yn rhaid ein golchi oll y gan ein bod oll yn 
aflan, ond nid bwrw ymaith fudreddi y cnawd, &c. 

Etto, y mae Paul yn dysgu y Ilhufeiniaid, a'r Colosiaid hefyd, 
am gladdu yn y bedydd. sef claddu yn yr elfen, wrth gwrs. 

Yn awr, y mae hyn yn ddigon i argyhoeddi pob taeceDydd, a 
argyhoeddir trwy reswm ec ysgrythyr. Gadawed pawb eu medd- 
wl, a’r traddodiad a gafwyd gan y tadau, ac ystyrier mai yr 
Ysgrythyr a’n barn yn y dydd diweddaf, ac nid meddyliau, credo- 
au, na thraddodiadau ychwaith. 

Yr eiddoch, &c., 

JDinas. J. Pichabds. 


ERLIDIGAETH YN TREDEGAR, SIR FYNWY. 

Ar y 4ydd dydd o’r mis hwn, dygwyddodd fod yr Henuriad 
Lorenzo Snow a minnau yn pregethu yn neuadd y dref uchod, a 
thyrfa fawr yn ein gwrandaw ; yr oedd yn bresennol hefyd j 
brodyr Davis, Pugh, Giles, ac ereill. Wedi i’r cyfarfod ddarfod, 
cyfarwyddwyd y brawd Snow a rainnau, i fwytty i lettya ; ac 
wedi i ni swpera, aethom i'u gwely o ddentu hanner awr wedi un 
ar ddeg. 

Wedi myned i’r ystafell wely, edrychasora os oedd clo ar y drws, 



UDOOBN SEJON. 


3*î 

ond nid oedd yr un. Aetbom i’n gwelr yn ddifeddwl am ddrwg, 
a chyspasom ; eithr yn rahen yehydig orinu, clywsem dwrw 
rhywrai yn dyfnd i'r ystafell atom ; a phan agorasora ein llygaid, 
y peth ryntaf a wclsem oedd dyn mawr â chanwyll gynneuedig 
yn ei law, a’r gair cyntaf a glywsom oedd “ old m GCEas/* 
oblegid Saesneg oeddynt yn siarad. Yna aethant yn ralaen at 
ein icatchts, y rhai oeddynt ar y bwrdd. Yr oedd tri o honWt 
yn weledig y pryd hyu, a ohlywsem ddau ercill yn siarad tu allan 
i’r ystafell. Y T r oedd eu rhegfeydd yn ddigon i ddychrynu un 
cnawd. Arosasom o hyd yn y gwely, oc wedi iddynt edrycb ar 
ein watches a'n dillad, a phob peth arall, dnethnnt yn ralaen dan 
regu yn enbyd at y gwely. Yr oedd ofn colli ein bywydau arnorn 
i ddweyd dira wrthynt; a’r peth cyntaf a ofynais i iddynt oedd, 
hcth oeddynt yn ei ymofyn ? ac atebascnt gan regu, os dywedem 
air arall wrthynt y gwnaeut yn burion â ni. Dywedais wTthynt 
drachefn,** A welwch chwi, ffryndiau, fod yn dda i fyned allan ?'* 
Yna rhagasant yn waeth fytb, gan ddywedyd am beidio eu galw 
hwy yn ffryndiau; a chynnygasant ein taraw, eithr raethasant 
â ehyffwrdd un o honom. Yna wedi llonyddu dro9 ychydig, dech- 
reuasaut drafod ein gwynebau, a gwelsom mai gwell oedd bod yn 
ddystaw, a gorwedd megys wyn diniwed. Ond o’r diwedd tynas- 
nt oddi arnom y dillad, er rawyn edrych pa fatli grysau oedd 
genym : a dywedodd un o honynt wrthyf fi, “ Old hugtjer , paham 
na fuaset yu newid dy grys, yn lle myned á ohrys glôn i’r gweîy 'í'* 
Wedi hyny dechreuasant ddyferu gwer y ganwyll arnom, trwy oi 
gogwyddo uwch ein penau, eithr ymdrechasom guddio ein gwyn- 
ebau goreu y gallem. Yoa ceisiasant danio dillad y gweîy, ond 
methasant yn deg. Yr oedd napcyn ar hen y brawd Snow, a 
gorchymynent iddo ei dynu vroaith,i’r hyn yr ufyddhaodd yn 
union, ac yna ymdrechasant losgi y napcyn vn ei law. ond metb- 
asant. Y r na, gan regu yn enbyd, dywedent y mynent ein cael ni 
allan o’r gwely; a dyna hwy yn dechreu ymaflyd ynom, ond 
methent a’m syflid i, eithr yr oeddent yn dechreu myned â’r 
brawd Snow. Pan welais byny, mi a gydiais ynddo, ac yna ein 
gelyn a gollodd ei afael, nes syrthio i lawr yn ngwysg ei gefn yn 
erbyu V pared ; a’r pryd hyny diffoddodd y ganwyll, fel yn 
wyrthiol. Y'na ni a godasom yn ein heistedd yn y gwely, ac yr 
oeddynt hwythau yn awr yn tyngu a rhegu y buasent yn ein 
lladd ar ol idd^nt gynneu y ganwyll. Ofnem y buasent yn ein 


36S 


CDGORN REION. 


niweidio â chyllyll yn y tywyllwch, eitbr deallasom eu bod oll 
wedi myned allau o’n hyatafell. Yr oedd dychryn wedi ein cym- 
meryd wrth feddwl eiu bod mewn cymmaint perygl, a gweddietn 
trr Uduw i'n gwaredu. Yn rahen enyd ciywsora eu swn yn dyfod 
i fyny atora druchefu, gan regu yn ddychrynllyd ; a phan wel- 
*oni oleuui y ganwyll yn dyfod i raewn, neidiasom allau o'r 
gwely ; ac erbyn hyny yr oedd pen un o honynt yn dyfod i’r 
g°lwg yn y drws. Yna cauasom y drws yn ei erbyn, nes iddo 
ayrthio i lawr dros rai o’r grisiau ; a dyna lle y buom ni am 
oddeutu hanner awr yn gwthio ein cefnau yn erbyn y drws,er eu 
rhwystro i raewn. Yr oeddynt weithiau bron ein gorchfygu, a« 
ar fin dyfod i mcwn ; a phan yr oedd yn galed iawn arnora, 
clywsom y brawd Snow yn gweddio yn ddystaw, M O l)ad, dyro 
gymhortb, canys y raae yn galed iawn arnom, ' at yr byn yr 
ychwaneguis innau “ Araeti, ainen," dan ducban. Nid oedd 
araser i wneyd gweddi hir, uc nid felly y bu. Darfu i ni lwyddo 
i’w cadw allan trwy y cwbl; ac er i ni eu clywed yn tyngu, os 
gallent dori i mewn, y gwnaent ein lladd, ac er eu bod bron dyfod 
i mewn ar brydiau, etto yr oeddetn yn cael nerth adnewyddol i’w 
rhwystro o hyd ; ac er eu bod hwy yn bump, o leiaf, o ddynion 
raawrion a gwrol, darfu i ni eu gorchfygu trwy eiu nerth. Wedi 
gweled eu hunain yn raetliu Uwyddo, galwodd un o honynt am 
gadair, a dechreuodd guro y drw s â hi am beth araser, hyd nes ▼ 
gwaeddodd gwraig y tŷ pa betli oeJd y raater; a tbrwy ymdrech 
porswadiodd hwynt i ddyfod lawr i’w hystafell eu liunain,eithr 
nid heb iddynt regu y buasent yn dyfod i raewn eilwailh cyn y 
boreu. Yna darfu i ni icedgio cadair yn dỳn yn erbyn y drws, a 
myned i’r gwely yn mron syiliu. Yroedd yn awr oddeutu pedwar 
o’r glo-îh, yr hyn a ddae’.lasom trwy deiralo ein watches. Cysgas- 
oin ag un Ilygad yn agored, *’r llall yn nghau, ac ag un droed 
yn y gwely, a'r llall allan ; a gofynais i i’r braud Snow, os oedd 
yn cysgu, “ Ydwyf,” ebe ef, “on ochr. l’a fodd yr ydych phwi, 
írawd Phillips, yn cysgu ?*' “ Wel," meddwn innau, “yr un fath 
â chwithau, ond nud wyf yn crynu cy rainaint.” “ O," meddai 
yntau,“yrwyf fi wedi bod yn y sefylifa hyn o'r blacn yn yr 
Araerica, pan y byddai cadair yn cadw* y mobs allan.’* Yr 
oeddera yn clywed ur brydiau ein haflonyddwyr yn rhegu oddi 
îianom, ac megys yn purhau i fwgwth o hyd. Am oddeutu 
bapper awr wedi wytb, aeibotn i lawc wedi gwisgo, oud pia» 


DDGORN SEION. 


3Ö9 


puplêoni un o’u l»en gyradeithion, nc ni charscm eu gweled yn yr 
agwedd a welsom arnyntyn y nos. 

Yn awr, nis gallwn lai nâ meddwl nad oedd y dyhirod ucliod yn 
byw yn y dref, neu o leiaf yn agos.a bod eynghor wedi ei gynnal, 
a'r dynion hyn wedi eu penodi i chwilio allan yn raha lo y 
buaRera ni yn cvsgu,fel v gallent hwythou gyrameryd llety yn yr un 
mau; ond methasant gyflawni cu hamcanion, trwy i ni eu gorch- 
fygu wrth y drws. Yr ydym yn crcdu fod gwraig y tý yn hollol 
nnwybodus o'r peth. Yr yd) m yn diolch i Dduw am iddo eiu 
gwaredu y tro hwn etto: a rhoddwn gynghor i'r holl lienuriaid, o« 
byddant yn c.ysgu mewn lleoedd o’r fath, am ofalu cloi drws yr 
ystafoll y byddont yn cysgu ynddi ; ac os na fydd clo arno, bydd- 
ed iddyntgysgu ag uu llygad yn agored. 

WlLLIAM PHILLIPS. 


Errhwyfiant y fall a’i rhyfel, — hyllwedd, 

Mewn ellyllig annel; 

Diangodd ein dau angel, 

A hwylusy’nt, — “ Allis well 

Dewi Elfed. 


OCHENEIDIAU Y PARCIIEDIGION. 

Ton— “ Sectariaetb in Danger.” 

Gtmru, Gymru, deffro’n fuan, 

Cwyd dy lais, a phaid a liepiau; 

Tyr’d mewn nerth ac egni dibaid, 

I orchfygu’r holl Formoniaid. 

O, mor brudd yw ein bron ; 
Seintiau sydd yr oes hon, 

A’u dylanwad yn gorchfygu, 

O, mor brudd yw ein bron. 

Gwel, raae gwersyll Methodistia, 

’N crynu rhag y dynion yraa; 

O W; mae teyruas hen sectariaeth, 

Yn chwilfriwio gan Formoniaeth. 

O, mor brudd y w ein bron, &c, 
Gwel, mae'r Achos Mawr yn gwywo, 

O, mor wael yw yn Llangeithio; 


UDGORN SEIUN. 


A’r un dynghed cofia, coûa, 

DJaw i Sasiwn fawr y Bala. 

O, mor brudd yw ein bron,5cc. 

Nid oes i ni inwy ond Rriddfun, 

Dnn gydwybod enog atìan ; 

Belh u wnawn ? ein niarsiandaeth 
Darfud mae. o tìaen Mormoniaeih 
O, mor brudd yw ein bron, 5cc. 
Ow, i»w, ow, nme colli’r elw, 
iMor druenus braidd á marw; 

Ni chawn uiwyach dwylio dynion, 
Llosger, llosger Llyfr Alormon. 

O mor brudd yw ein bron, Äcc. 
Mae cyfieitliad Llyfr Mormon, 

Yn dwyn poeu ar wraidd ein culon : 
O flaen gwres ei bur alhrawiaelb, 
Toddi'n ddim y mae sectariaeth. 

O, raor brudd yw eiu bron, «Scc. 
Mao athrawiaeth lem y Seintiau, 
gweithio trwy ein cnawd a’n g»au 
Dyma ryw wybodaeth ryfedd, 

Sy’n ein difa wrth y fodfedd. 

O, mor brudd yw ein bron, 6cc. 

Trown at Dduw am nertb i waeddi, 
Dadder angel ben Moroni; 

O gwae ni na cbawsai dagfa, 

Cyn dwyn Joseph i Cumorah. 

O, mor brudd yw ein bron, & c. 

Pe bai dynion ddim ond gwybod, 

Am ein gofid mawr a'n trallod. 

Hwy a godent ’nawr yn heidiau, 

Er difrodi pawb o’r Seintiau. 

O, mor brudd yw ein bron, &c. 

Rhoddwn fyd neu ddau, pe meddwn, 
Ara eu taflu oll i annwn ; 

Ond hen uffern a wrthodant, — 

Yu y man hwy a deymasant : 

O, mor brudd yw ein bron, &c. 
Amrafaelion hyll sy’n rhwygo 
’R holl enwadau’r ffordd y cerddo ; 
Mae'r eglwysi’n derfysg drwyddynt, 
Fel y mòr dan ruad corwynt. 

O, raor brudd yw ein bron, &c, 
Beth a ddaw o’r byd aflonydd, 

Sy’n darogan tristwch beunydd? 



t’DGORN SEION. 


3 


Beth a ddaw o’r sectau oerllyd, 

Ond rhyw ddiwedd bliu dychryollyd, 
O, nior brudd yw ein bron, &c. 

Er ein Rwacddi mawr a*n dwndwr, 
Gweled byd, mor wael y w’n cyílwr \ 
Mae Sectariaeth falch chwyddedyg, 
'Nawr fel raagwyr ogwyddedig. 

O, mor brudd yw ein bron, &c. 
Er dyfeisio mil o chwedlau, 

’Hhaiu i gyd yn Uawn cableddau 
Ar y Saint, nid oes un gobaitb, 

Y cawn arnynt fuddugoliaelh. 

O, rcor brudd yw ein bron,&c. 

Ofer talu hen faledwyr, 

Am ysgermain lol disynwyr; 

Ofer ’sgrifuw twyll lythyrau, 

Er dirraygu neb o’r Seintiau. 

O, mor brudd yw ein bron, &c. 
Ofer yw ein ffug ysmala, 

Am holl wragedd California; 

Ofer dwlni yr “ Araserau’’ 

'N troi yn “ Rhys i / celwydd yolcu'* 

O mor brudd yw ein bron, &c. 

Ofer chwythu celaneddau, 

Ofer dweyd yn erbyn gwyrthiau ; 
Ofer brád, a hyll gynllwynion ; 

Yn y blaen’r â'r saint yn gysson. 

O mor brudd yw ein bron,&c. 
Gwell yw newid ein lleferydd, 

Gwell yw gado’r Saint yn llonydd ; 
Onite, os ant yn mhellach, 

Derfydd, derfydd am ein masgnach. 
O, mor brudd yw ein bron, &c. 

Dim yw'n pregeth, dim yw’n gweddi, 
Dim yw’n liwyl, a dim yw’n gwaeddi, 
Dim yw’n dawn, a dim y deunydd, 
Dira o ddim yw nerth ein crefydd. 

O, raor brudd yw ein bron, &c. 

Ein doethineb a’n dysgeidiaeth, 

Gaed yn ddim o tìaen Mormoniaeth ; 
Dyma lafar ein cydwybod, — 

Soddi’r y’m mewn mor o drallod. 

O, raor brudd y w ein bron, &c. 

Ust, drueiniaid, deuwch, deuwch, 
Gyda ffydd ac edifeirwch ; 



372 


CDG ORN SEI0K. 


Trowch nr frys at DJuw y Sointiau, 

A cliowch wared u’ch pechodau. 

Iìewch, o dewcli, heb nacäo, 

A eih yn hwyr, dewch yn plau, 

A chewch wared o*ch griddfanuu, 

Dewch, O dewch heb nacáu. 

Capel Gtcawr , Abcraman . Dtwi ElfbO. 


A MRYWIAETH AU, äcc. 

Gorlawndeu sydd draíTerthus, anghen sydd ofidus, anrhydedd 
sydd yn faich, adcrchaíìad sydd beryglus; ond dedwyddwch sydd 
yn gynnwysedig mewn digonedd. 

Yr hwn nad yw yn foddlawn yn ei sefyllfa, ni fyddai yn fodd- 
lawn raewn unrhyw sefyllfa pa bynag; canya nid yw y bai yn y 
sefyllfa, ond yu y meddwl. 

Anrbydedd a golud ydynt y ddwy olwyn ar ba rai y mao yr 
lioll fyd yn troi ; y rhai hyn ydynt dynlafnau ein hanfoddlon- 
rwydd. 

Mormons Bog. — Mae Llyfr Morraon yn y Daeneg wedi 
gwneyd ei yroddangosiad yn Ngbymru. Daeth 50 o honyút i 
lawr i’r brawd Phillips, a gwerthir hwynt am 4s. yr un. — Mae yr 
uu llyfryn agos â bod yn barod yn y Italaeg. Wedi hyny ym- 
ddangosa yn y Ffrengaeg a’r Ellmanaeg, ac yna mewn ieithoedd 
ereill, nes yn y diwedd na bydd cenedl dan y nefoedd heb gael 
Llyfr Mormon yu eu hiaith eu liunain. 


Taliadaü o Hyd. 31 hyd Tach. 13. — Sir Fynwy, £4 ; Sir 
Frycheiniog, I5s8c; Sir Aberteifi, £*2 9s : Sir Gaerfyrddin, £15 
ls9fc: Morganwg Orllewinol, £3 10s 6c : Sir Ffiint, £2: Sir 
Fon, £1 6s: Sir Ddinbych, £1 IOs: Sir Benfro, £l : Dinas. 12s 
6c : Pontytypridd, 18s: Llanfabon, 19s 9c : Aberdar, £1 2s 6c : 
Dowlais, £1 4s : Hirwaen, £1 3s lc: Georgetown, £1 8s: Pen- 
daren,£l 13s94c; Cefn,8s8c; Ffynnon-Tydfil, 19s 6c.— Cyfan- 
swm, £42 2s 9|c. 

(ggT Dymunwn hysbysu y Saint fod Thomns Morgan, gynt 
Llywydd Cynnadledd Sir Fon, wedi ei dori allan o’r Eglwys, ac 
uad yw person o’r enw Liffin, yn ubref Carnarfon, yn dal un cys- 
sylltiad â’r Saint. 

iggr Mae Llyfr Hymnau Dwyieithog, yn cynnwys y ddau 
lyfryn Cymraeg a’r argraffiad newydd Seisnig, yn barod, wedi ei 
rwymo mewn croen llo, am 3s. yr un. 

Anfoner pob gohebiaethau, eircliion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis, Printer , Johti's Street } Georgetown , Merthyr. 


i. L)A V I&, ABCRAPFYDD, M £RT II U R TTDFIL. 


UDGORN SEION, 

NEU 

á’crrn p <&aínt. 


Ehif. 24.] TACHWEOD 29, 1851. (Pris 1 g. 


DYFODIAD MAB Y DYN. 

[Parhad o dud. 3tì‘2.] 

Yr ocdd yr hyn a grybwyllwyd yn flaenorol, sef pregethiad yr 
efengyl, i gymmeryd lle cyn y diwedd diweddaf; a chan mai 
dynion a ddefnyddia efe fel offerynau i bregethu yr efengyl hon, 
rhydd iddynt amser i fyuod a thraethu eu cenadwri, ac amser i’r 
bobl gredu ac ufyddhau, er cael eu hachub, onide pahara y preg- 
ethent hi ond er mwyn i’r bobl gael diangfa rhag y llid a fydd : 
fclly, trwy ufyddhau i’r efengyl hon yr achubir hwy. A phawb 
a achubir, yute, a raid ufyddhau hon ; a pha fodd yr ufyddhant 
hi, oni chredant hi ? pa fodd y credant yn yr hyn ni chlywsant 
am dano ? pa fodd y clywant heb bregethwr ? a pha fodd y preg- 
ethant, onis anfonir hwy ? A pha fodd y danfonir hwy ? drwy 
genadwri yr angel hwnw o’r nef. Felly, gwelwn y cymmer hyn 
oll gr}’ n amser ar ol yr amser y decln euodd, sef 1830, er y dy- 
wedodd Crist mai yn yr oes, neu y genedlaeth houo, a’u gwelent 
(y pethau hyn) yn dechreu, y gorphenir y cyfan o honynt; etto 
mae yn dangos yn eglur iawn pa hyd y byddai yr amser hyny, 
canys rhoddodd iddynt arwydd y flìgysbren er cadarnhau mai yr 
oes hono a welai y dechreuad o honynt, a welent y diwedd hefyd. 

Mae rhai pobl yn meddwl na ddylent chwilio pa amsery cym- 
merai hyny le, am i Grist ddweyd, “ Y dydd a’r awr ni ŵyr neb, 
hyd y nod angylion y nef, ond y Tad.*’ Er hyny, dywed yr oes 
ei hun, yr oruchwyliaeth, a rhoddodd nodau a ddengys y flwydd- 
yn hefyd, a hyny i’r sawl a welant y nodau yn dyfod. A rhodd- 
odd yr angel ry w awgrymiadau o hyn wrth Daniel (xii, 12). Wedi 
bod yn desgrifio y pethau nodedig oeddynt i ragflaenu, a’r am- 
24 [cyf. m. 


374 


UDGOBN SEION. 


serau y deuent, yr amser y declireuai gwaith mawr yr adferiad 
yn mhlith yr Iuddewon, y pregethid yr efengyl gan ddynion, sef 
y pysgotwyr a’r helwyr, &c., a’r gogoniant a weleut, &c. Ond yr 
hyn a ymholai Daniel fwyaf yn ei gylch o bob peth oedd, pa 
bryd y byddai diwedd yr boll betbau hyn ? Y diwedd oedd y 
pwnc gan Daniel, ac mae yr augel yn cael caniatâd i roddi aleb 
cyflawu i bob pcth arall, ond nid yw yn dweyd mewn iaitb mor 
benodol am y diwedd,er ei fod yn dweyd digon i foddloni Daniel. 
“ Gwyn fyd,” medd efe, “yr hwn a ddysgwylio, ac a ddel hyd y 
mil tri chant a phymtheg ar hugain o ddyddiao.” Beth fydd y 
pryd hyny ? Nid y w yn dweyd ycbwaneg, ac nid oes eisieu wrllr 
un creadur rliesymol; mae hyn yn ddigon er profi fod yn y 
flwyddyn hono ry w fendith fawr, rhyw ainser gwynfydedig iawn ; 
'ie, dim llai felly na’r amscr bwnw y byddai y patriarchiaid a’r 
prophwydi yn gorfoleddu wrtli feddwl am dano, yr apostoliou yn 
marw mewu gobaith o’i gael — yr amser hwnw ag y cai Daniel 
(fel y dywed yr angel yn yr adnod nesaf) sefyll yn ei ran, sef yn 
niwedd y dyddiau, pa ddyddiau yw y dyddiau diweddaf, pan 
ddeuai Mab y Dyn ar gymylau y nef, ac y cai y saint gyfodi o’u 
beddau, a’r saint byw eu cyfnewid i'r un ffurf ag ef. Ymddengys 
yma ragor rbwng araser diwedd y dyddiau dial a gorthrymder 
hwnw, a diwedd y weledigaeth, neu ddiwedd yr annuwio), pan 
adgyfodir y cyfiawn i gyfarfod Mab y Dyn — cymmaint rhagor ag 
sydd rhwng 1*290 a 1335, gau mai y rhif cyntaf ocdd diwedd y 
dial ar yr Iuddewon i’w gwasgaru, a dechreu eu easglu ynghyd; 
yna y nifer olaf a nodwyd, y gorphenir gwaith goruchwyliaeth 
cyflawnder yr araseroedd, ac y crynhoir, y perffeithir pob peth yn 
Nghrist, Y gwahaniaetb rhyngddynt, 45 o flynyddau, yw a r 
amser gosodedig i gasglu yr Iuddewon, i bregethu yr efengyl hon 
er tystiolaeth i*r holl fyd ; ac yna y daw y diwedd. Nid diwedd 
y byd a feddylir, ond diwedd yr amser gosodedig, i roddi diwedd 
ar bechod, ac i buro y ddaear, yn deyrnas i Grist i deyrnasu, a’i 
holl Saint gydag ef, am fil o flyuyddoedd. 

Wedi dywedyd cymmaiut â hyn ani amser ei ddyfodiad, deuwn 
at yr ail gwestiwn a ofynodd yr apostolion i Grist, sef yn 

IV. “ A PUA ARWYDD FYDD O’TH DDYFODIAD, AC O DDIWEDD- 
Y BYD?” 

Yr ydym eisoes wedi dweyd beth oedd llawer o’r arwyddion a 
gymmerent le ar y ddaear cyn ei ail ddyfodiad, ynglyn â’r amser 



UDGORN SEION. 


375 


a soniwyd ucliod ; felly, ni raid fod mor fanwl â'i liail adrodd 
yma, ond dangos ereill yn eu lleoedd priodol, y rhai ni chrybwyll- 
wyd mo honynt etto. Profwyd eisoes pa hryd y dechreuodd 
amser y cenedloedd, a plia bryd y diweddwyd ef ; y gorthrymder 
raawr oedd i fod ar yr Iuddewon yn yr amser hwnw, a plia bryd 
y dechreuwyd casglu yr Israel i’w gwlad. Dangoswyd hefyd y 
oyflawnir yr adferiad hwn yn yr un amser ag y pregethid yr 
efengyl hono a ddanfonwyd gyda'r angel o’r nef, drwy yr holl 
fyd, er tysliolaeth i’r holl genedloedd ; — mai yr amser y dechreuai 
y pethau hyn fyddai yn y flwyddyn 1830, ac y parhae t ara 15 o 
flynyddau ; ac cnwaf rai o’r pethau ereill oedd i gymmeryd lle 
hefyd yn nghorff yr amser nodedig hwn hyd ei ddiwedd, a hyny 
fel y hyddo pawb wedi cu rhybyddio yn onest a ffyddlawn, fel oa 
mynant, y gallanl ddeall a gwylio rha; dyfod y dydd hwnw ar- 
nynt fel dinystr disymwth, neu leidr y nos. 

Mae y prophwydi yn eglur ddangos y cesgiid yr Tuddewon i'w 
gwlad ar ol darfod y digter, ac yr adeiladent furiau Jerusalem, y 
cyfanneddid hi yn y dyddiau diweddaf, y byddai hen hobl a 
phlant yn chwarae yn ei heolydd, y trigent yn ddiogel lieb dyrau 
na chaerau ; ond gan feddwl fod yr holl ddial wedi myned heibio, 
dysgwyliant heddwch mwyacli, ac yna y dwg yr Arglwydd holl 
genedloedd y ddaear i fyny i ryfela yn ei herbyn, ac i gymmeryd 
anrhaith aur ac arian, ac y llwyddent i fyned á hanuer y ddinaa 
i gaethiwed, — y cyfodai dau brophwyd, y rhai a brophwydent am 
dair blynedd a hanner, y rhai a laddai y cenedloedd, o herwydd 
eu bod yn eu rhwystro i fyned â’r rhan arall o’r ddinas i gaeth- 
iwed, ac ni adawent eu claddu, ond gorweddai eu cyrff yn yr heol 
am dri diwrnod a hauner, — wed'yn y deuent yn fyw, ac y cym- 
merid hwynt i fyny i’r uefoedd, ac hefyd y deuai tyw r yllwch mawr 
dros bawb, nes nad adwaenent eu gilydd, — yn y tywyllwch hwnw 
y lladdai y cenedloedd eu gilydd heb wybod, hyd nes gwelent 
ddysclaerdeb gogoniant dyfodiad Mab y Dyn ar fynydd yrOlew- 
wydd,— y gwaredai Jacob, yr adnabyddant eu Messiah drwy y 
gweliau yn ei ddwylaw a’i draed, y galarai pob teulu wrtho ei 
hun- Ond “ yna bydd holl Israel gadwedig.” Efe a’n gwared o 
law eu gelynion, pan na allai neb arall ; Efe a sycb ymaith bob 
deigryn oddiar eu Uygaid. Yna, ond nid cyn hyny, y bydd ffyn- 
non wedi ei hagor i dŷ Ddafydd ac i breswylwyr Jerusalem, î 
bechod ac aflendid ; ac ni welais un addewid yn y Beibt y byddai 



376 


UDOORN SEION. 


i’r Iuddewon gael eu casglu yn ol drwy yr efengyl, nac y credent 
yr efengyl chwaitli, liyd oni irelout eu Messiah, canys dyna y 
dull a drefnodd er eu hachub hwy, er nad oes un addewid yr 
achubir y cenedloedd felly chwaith, o herwydd bydd yr efengyi 
eisoeä wedi ei phregothu iddynt hwy er tystiolaeth o'r pethau hyn, 
cyn eu mynod h«y i fyny i ryfel yn etbyn Jerusalem. 

[Dichon y bydd yn ychydig o siomedigaeth i'n darllenwyr, nad 
yw y traethawd rhagorol hwn o eiddo Capt. D. Jones, wedi ei 
gwbl orphen ganddo ef. Meddyliasom wrth ddechreu ei gyhoeddi, 
y caem ui hamdden i’w orphen ; eithr wedi ystyried y gofynai 
hyny lawer o’n hamser i olrhain ysgrythyrau, penderfynasom ei 
oedi dros yr amser presennol, gau obeithio ei orphen rywbryd 
elto. — G ol.] 


ANERCHIAD AT Y SAINT YN MHRYDAIN FAWR, 

OAN Ytl HENURIAO I.ORENZO SNOW. 

Un o Ddeuddeg Aposiol Eglwys tesn Grist o Saint y Dyddian Diweddaf. 

Anwyl Saint, — Y mae arosiad byr yn y wlad hon wedi gwas- 
anaethn i rwymo yn dỳnach y teimladan hyny o ddyddordeb ag 
sydd yn rhaid eu galw i weithrediad yn ystod cyfeillach gariadus 
gyda'r Saint. Gan fod yr amser yn awr yn dynesu, pan y bydd 
raid i mi ganu yn iach i wyr. bau siriol a chalonau gwresog y 
brodyr yn yr Ynysoedd Prydeinig, er myned i hinsoddau ereill, 
nis gallaflai nag hysbysu fy nymuniadau brwdfrydig am lwydd- 
iant a pharhad y gwaith yn y wlad hon, a lles a dedwyddwch yr 
holl rai sydd yn meddu y fraint o gydweithredu yn yr achos 
mawr a gogoneddus o daenu gwybodaeth a goleuni yn mhlith 
plant dynion. 

I’m brodyr yn yr Offeiriadaeth, dymnnaf gynnyg ycbydig 
eiriau o gynghor, addysg, ac annogaeth. Arnoch chwi y gor- 
phwys cyfrifoldeb uchel a dwyfol, yr hwn nid yn unig a berthyna 
i iachawdwriaeth y genedlaeth hon, eithr llawer o genedlaethan 
mynedol, a Uawer o rai dyfodol. Rhaid i faniar ogoneddus 
teyrnas yr Immanuei, yr hon sydd wedi ei sefydlu unwaith etto 
ar v ddaear, gael ei chwifio yn mhlith pob cenedl, teyrnas, ac 
amherodraeth ; rhaid i’r llais rhybydd, liais y Priodfab, “Paro- 
towch, parotowch ffordd yr Arglwydd,” gael ei gario at yr holl 
bobloedd; chwychwi yw y rhai a ddewisodd yr Arglwydd i’r 


UDGORN SEION. 


377 


dyben hwn, ie, corn Joseph, i wthioei bobl ynghyd. Yn ddiau nis 
gellwch fod yn rhy awyddus, nac yn rhy ddiwyd, yn chwlllo all- 
an y flfordd fwyaf defnyddiol i chwi eich hunain, ac i ddynolryw, 
î fawrhau eich swyddi santaidd a chyssegredig. Yr Offeiriadaeth 
fydd yn rhoddi i chwi gymmeriad, enwogrwydd, doethineb, gallo, 
ac awdurdod, ac yn eich adeiladu lawr yma yn mysg plant dyn- 
ion, a fry yn eich dyrchafu i heddwch a dedwyddwch, i ogoniant, 
i orseddau a llywodraethau, ie, trwy dragywyddoldebau dirif. 
Maeybyd hwn, yn ei deyrnasoedd a’i amherodraethau, mewn 
rhyw radd yn meddu gogoniant a mawredd, ac yn gwanaidd 
gysgodi allan yr hyn a gynnwysir mewn ardaloedd uwchlaw ; 
ond yma, ychydig ddedwyddwch, ychydig barhad, a gyssylltir â’r 
rhai hyn. Mae y byd a geisiwn ni yn dwyn i’w drigolion ogon- 
iant diddiflanedig, enwogrwydd anfarwul, a flywodraethau o 
gynnydd parhans, lle y raae teuluoedd yn dyfod yn genedloedd, 
cenedloedd yn genedlaethau, cenedlaethau yn fydoedd, a byd- 
oedd yn gyfundraethau ; dyma lwybr yr offeiriadaeth — llwybr 
y rhai santaidd. Da y dywedodd yr Apostol,** NS welodd llygad, ac 
ni chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon dyn, y pethau a ddarpar- 
odd Duw i’r rhai a’i carant ef ; eithr Duw a’u heglurodd i ni trwy 
ei Ysbryd, canys yr Ysbryd sydd yn chwilio pob peth, ie, dyfnion 
bethau Duw hefyd.” 

Nid rlìeol awdurdodol yw y rheol briodol i lywodraethu y Saint 
â hi ; yn hytrach ceisiwch weinyddu mewn ysbryd gostyngeidd- 
rwydd, doethineb, a daioni, gan beidio dysgu cyramaint trwy 
wybodaeth anymarferol nag a ddysgir mewn ymarferiad. Er y 
gall rliywun ddysgu gydag hyawdledd angel, etto y mae ymarfer- 
iadau da rhywun, ei esiampîau da, a’i weithredoedd, y rhai a 
ddangosant yn barliaus ddymuniad i lesoli y bobl, yn dysgu yn 
llawer mwy hywadl, ac yn llawer mwy effeithiol. Yn wir, 
Ychydig sydd yn meddu digon o wroldeb dynol i fod yn wir onest, 
ffyddlawn, rhinweddol, ac anrhydeddus yn mhob sefyllfa — yr 
ychydig hyn o ddaliaut afael yn yr offeiriadaeth, ac a dderbyn- 
iant ei chyflawnder, ond nid neb arall, Rhaid chwilio yn 
awyddus am burdeb, rhinwedd, diysgogrwydd, a santeiddrwydd^ 
cyn yr ennillir y goron. Rhaid i’r egwyddorion hyny gael eu 
cydgorffoli â ni ein hunain,eu gwau yn ein cyfansoddiadau, a 
dyfod yn rhan o honom, gan ein gwneuthur yn ganolbwynt, yn 
ffynnonell o wirionedd, uniondeb, cyfiawnder, a thrugaredd, ac o*r 



378 


UDGORN SEION . 


hyn oll 8vdü ddaionus a mawreddog, fel y deillio oddiwrthym ni 
y goleuni, y bywyd, y gallu, a’r gyfraith i gyíarwyddo, i lywod- 
raethu,a chynuorthwyo i achub byd crwydredig; gan weithredu 
megys meibion Duw, droa ac yn lle ein Tad o’r nef. Yn yr 
adgyfodiad dysgwyliwn i ymarfer galluoedd ein hoíTeiriadaeth 
— nis gallwn eu hymarfer ond yn unig i’r graddau y sicrhawu ei 
chytiawnder a’i pherfleiihderau; nis gellir cael y cymliwysderau 
hyn ond yu unig trwy eu ceisio a’u meddiannu hwynt, fel yn 
moreu yr adgyfodiad na fyddora yn raeddu ond yn unig y cyr. 
haeddiadau hyny a sicrasom yn y byd hwn ! Nis gellir rhoddi 
duwioldeb, eithr rhaid ei chyrhaeddyd, flailb ag y mae y byd yn 
ymddangos yn hynod o anwybodol yn ei chylch. Ceisiwch 
lesoli ereill, ac ereill a geisiant eich Uesoli chwithau ; a’r hwn 
sydd am fod yn fawr, bydded yn ddaionus, yn myfyrio lleshad yr 
oll, gan fod yn was i bawb, trwy yr hyn y sicrha iddo ei hun 
fwyaf o ddoethineb a gallu Duw, cariad, parcb, ac anrbydedd 
ei bobL 

Rhaid i’r henuriaid ddyfod yn bersonau o’r cyfrifoldeb mwyaf. 
Ymddibyna dedwyddwch pobloedd, cenedloedd, a chenedlaetbau» 
ar ymarforiad cyfreithlawn a ffyddlawn gailuoedd eu swyddi. Os 
yn y cylch lleiaf o weithrediad y methant gael eu hymddiried, 
pwy a ymddibyna aruyntyn y mwyaf? Gyda golwg ar y cyfrif- 
oldeb dirfawr a osodir ar ddynion yn yr alwedigaeth uchel hon, 
gadewir hwynti raddau wrthynt eu hunain i weithredu yn ol ea 
hewyllys rydd ; os pasiant yn mlaen hyd derfyn eu hymbrawf 
presennol, hob eu dadymchwelyd gan alluoedd y falì, gan gadw 
eu hysbrydoedd yn bur, a tbrwy allu yr Ysbryd Glân ddysgu ae 
adeiladu eu hunain yn y cymhwysderau aughenrheidiol i’r fath 
ddyrchatiad, yna, mewn amser cyfaddas, Duw a’u cyfoda hwynt 
i’r sefyllfaoedd hyny. Yn eich hoîl weithredoedd a’ch ymddygiad 
meddiannwch yr ymwybodolrwydd hwnw eich bod yn awr yn 
parotoi ac yn creu bywyd i chwi eich hunain i barhau trwy dra- 
gywyddoldebau ; na weithredwch ar un egwyddor y byddo amoch 
gywilydd neu anewyllysgarwch i weithredu arni yn y nef, ac na 
ddefpyddiwch foddion i gyrhaedd unrbyw amcan y byddo cyd- 
wybod oleu a nefol yn anghyrameradwyo. Tra y byddo teimladau 
a nwydau yn eich cynliyrfu i weithrediad, bydded ì egwyddorion 
pur, anrhydeddus, santaidd, arhinweddol, eich rheoli a’ch llywod- 
raethu yn barhaus. Y mae Duwdod o’n mewn, Duwdod yw ein 



CUGORN SEION. 


379 


■cyfansodJiad ysbrydol— plentyn Duw, wedi ei genedlu ar ei 
ddelw ef; gan hyny, frodyr, “ Bydded ynoch y meddwl yma, yr 
hwn oedd hefyd yn Nghrist Iesu, yr hwn, ac efe yn ffurf Duw, 
ni thybiodd yn drais fod yn ogyfuwch â Duw.” “ Y creadur, 
neu blant Duw, a ddygwyd i’r byd hwn, “ nid o’u bodd," gan 
gael eu darostwng i oferedd, tristwch, a phoenau, eitlir i wneutliur 
ewyllj's y Tad, a chyrhaedd gogoniant ac etifeddiaeth nefol, i 
ddyfod yn un â Duw ; “ A’r hwn sydd ganddo y gobaith hwn 
ynddo, sydd yn puro ei hun, megys y tnae Duw yn bur.” 

Yr ydym ni yma fel y catTom ein dysgu mewn ysgol 0 ddyodd- 
efgarwch a threialon tanllyd, yr bon ysgol oedd yn anghenrhetd- 
iol i’r Iesu, ein brawd henaf, yr hwn, medd yr ysgrythyr wrthym, 
a berffeithiwyd trwy ddyoddefiadau. Mae yn anghenrheidiol i ni 
ddyoddef yn mhob péth, fel yr addaser ni, ao y byddom yn deil- 
wng i lywodraethu a rheoli pob peth, megys ein Tad yn y nef- 
oedd a’i fab henaf lesu. Mae Duw wedi dadguddio i ni y dirgel- 
wch a chwilia yr holl fyd am dano, eithr a fethant ei gael, 0 
herwydd balchder, drygioni, a gallu Salan yn tywyllu eu medd- 
yliau, a hwnw yw llwybr iachawdwriaeth a dedwyddwch ein 
personau. 

Ac yn awr, pale mae y dyn yn eich plith, wedi cael unwaith 
rwygo y lten a syllu ar burdeb, gogoniant, gailu, mawrhydi, a 
llywodraeth dj r n perffeithiedig, mewn gogoniant nefoî, yn nhra- 
gywyddoldeb, ag na roddai ei fywyd i lawr yn ewyllysgar, 
dyoddef yr arteithiau mwyaf poenus, a gadael i aelod gael ei 
dynu oddiwrth aelod, cyn y dianrhydeddai neu y rhoddai i fyny 
ei Offeiriadaeth. Mewn gwirionedd y traethodd ein Hiachawdwr 
y ddammeg hon,“Cyffelyb yw teymas nefoedd i rarchnatäwr, yn 
ceisio perlau teg; yr hwn, wedi iddo gael un perl gwerthfawr, a 
aeth ac a werrhodd gyramaint oll ag a feddai, ac a’i prynodd ef: 
a thrachefn, yn gyffelyb i ddyn yn cael trysor mewn maes, yn 
gwerthu yr oll a feddai, ac yn prynu y maes.” Mae y gogoniant 
a dladguddiwyd i’n golwg, a’r hwn ydym yn ei geisio, yn gy- 
ffyrddadwy, a gellir ei deimlo, ei weled.a’i glywed ; eithrymae ei 
hŷd, ei led, ei ddyfnder, ei fawrhydi, ei dangnefedd, ei lawenydd, 
ei ddedwyddwch, uwchlaw pob dealltwriaeth : nis gall tafod « 
draethu, ac nis gall iaìth osod allau ei faintioli a’i helaethrwydd. 

{ I’io barhaìL.) 



3S0 


CDGORM SEIOM. 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON- 

[ I’arhad o dud. 352 .] 

Yn nesaf awn yn mlaen yn ol ein haddewid, i ddangos ei gysson- 
deb â'r ysgrythyr. 

Y rhau fwyaf o’r llyfr a gymmerir i roddi lianes am hobl y 
dywedir eu bod yn rhan o had Abrabam, ac yn ddisgynyddion o 
Joseph. A ydynr y prophwydoliaethau a gyunwysir yn y Beibl 
yn ein tywys i ddysgwyl y byddai i ddisgynyddion Joseph byth 
fyned i'r America, a dyfod yn bobl fawr, a derbyn dadguddiadau 
iddynt eu hunain ? Cawn weled : ac yn necbreu yr olrheiniad, 
bydded i’n darllenwyr ymdrechu rhoddi o’r neilldu bob rhagfarn, 
a rhoddi yr un faint o grediniaeth î’r prophwydoliaetbau ar y 
pwnc hwn, ag a roddir i’r rhai hyny a gyfeiriant at ddyfodiad 
cy ntaf y Messiab. 

Myfi a ddechreuaf gyda’r 49ain bennod yn Genesis, a’r 16eg 
adnod, “A Jacob a nlwodd alo ei feibion, ac a ddy wedodd, Ym- 
gesglwch ynghyd, fel y gallwyf ddywedyd i chwi beth a ddyg- 
wydd i chwi yn y dyddiau diweddaf.” Yna, gan lefaru am 
Joseph a’i had yn y 2fìain adnod, efe a ddywed,“ Bendithion dy 
dad (Jacob) a ragorodd ar fendithion fy rhieni (Abraham ac 
Isaac) hyd derfynau bryniau tragwyddoldeb : a byddant ar ben 
Joseph, ac ar goryn yr hwn a neillduwyd oddiwrth ei frodyr." 
Gofynaf, gan hyny, beth oedd y bendithion a roddodd Abraham 
i Isaac, ac Isaac i Jacob? gwlad Canaan yn etifeddiaeth dra- 
gywyddol oedd. Gan byny, os rhagorai bendith Joseph ar yr 
eiddynt hwy, yn gymmaint fel y cyrhaeddai ei etifeddiaeth byd 
derfyn bryniau tragywyddoldeb, a hyn yn ol ei ystyr gyffredin, 
ac y buasai rhaid iddo feddwl y pelider mawr byny o wlad 
Canaan,yna, a allai rhyw un o’r doethion ddywedyd wrthyf yn 
mha le y gall yr etifeddiaetb hon fod, os nad yn America ? 
canys yno yn unig y gallwn gael terfyn bryniau tragywyd^ol- 
deb o wlad Canaan, neu etifeddiaeth eu brodyr; a chan na 
allem yn rhesymol ddysgwyl y meddiannai had Joseph yr holl 
dir sydd rhwng Canaan a therfynau bryniau trgy wyddoldeb, 
rhaid i ni ddysgwyl, os yw y Beibl yn wir, mai terfynau bryn- 
iau tragywyddoldeb (oddiwrth etifeddiaeth eu brodyr) a ddylai 
had Joseph gael iddyut eu hunain yn etifeddiaeth neillduoL 



UDGORN' SEION. 


381 


Yn nesaf, cymharaf hyn â’r bendithion a roddes Jacoh i feib- 
ion Joseph, fel y gwelir yn y 48ain bennodo Genesis, o’r löfed 
i'r30fed adnod. Yn yr 16eg adnod, y mae yn dywedyd y “ bydd- 
ai iddynt gynnyddu yn dorf yu nghanol y ddaeari’’ ac yn y 
19cg adnod, gan lefaru ain y mab ieuengaf, Ephraim, efe a 
ddywed, “eihadef a fydd yn lliaws o genedloedd.” Yn asr, 
cyfyd gofyniad, A ddarfu y rhan a arosodd gyda’i frodyr yn 
ngwlad C’anaan, ddyfod yn liiaws o genedloedd yno ? Yr ateb- 
iad vw,naddo; gan hyny, rhaid i ni edrych at derfynau bryniau 
tragywyddoldeb, ac os na chanfyddwn hwy yno yn lliaws o 
genedloedd, yna rhaid mai gau-brophwyd oedd yr hen Jacob. 
Gadewch i ni edrych i’r America, i weled belh a ganfyddwn 
yno; canfyddwn yno liaws o genedloedd, a chanddynt wahanol 
ieithoedd, cyfreithiau, Uywodraelhau, a thiriogaethau, ac etto 
eglur yw eu bod o’r un boncyil’. Os cymmerwn liyn mewn 
cyssylltiad â bendith Jacob, rliaid i ni ddod i benderfyniad, os 
credwu fod y Beibl yn air Duw, mai had Joseph ydynt hwy. 

Yn nesaf, dyfynwn ycbydig o'r prophwydoliaetbau a gyfeiriant 
at y lle y canfyddid had Joseph pan ddychwelai eu brodyr yn 
ol i wlad Canaan, i dderbyn cu betifeddiaelh. Zechariali, yn y 
lOfed bennod o’i brophwydoliaeth, o’r 7fed i’r 1 leg adnod, gan 
lefaru am Ephraim, a ddywed yn y 9fed adnod, “ Hauaf hwynt 
yn mysg y bobloedd, a hwy a’m cofíant i mewn gwledydd pell;*’ 
ac yn y lOfed adnod, llefara am ddygiad rhau arall o honynt o’r 
Aifft ac o Assyria, i Gilead ac i Libanus, canys Ephraim oedd i 
gael etifeddiaeth gyda’i frodyr yn ngwlad Canaan, heblaw yr 
etifeddiaeth hon a addawyd tua therfynau bryniau tragywyddoi- 
deb. Y gofyniad, gan hyny yw, pa le y canfyddir y gwledydd 
pellenig hyn, Ue y mae disgynyddion Ephraim i gofio yr Ar- 
glwydd, pan y dygir eu brodyr yn ol o’r Aifí’t ac o Assyria? A 
gawnni edrych sm danynt i'r dwyrain a’r gorllewin, i'r deau ac 
i'r gogledd? Hosea a ddywed wrthym : gwel Hosea, y lleg ben- 
nod, a’r 9fed aduod ; yuo, gan lefaru am Epliraim, dywed yn 
y lOfed adnod, “ Pan rua efe (yr Arglwydd), y plant a gryuant 
allan o’r gorllewin” ac yr. y 17eg adnod dyweda.yr uo modd â 
Zecbariah, am ran arall o honynt yn yr Aifft ac yn Assyria. 

Yn awr, canfyddwn ran o had Joseph (sef yn y gorllewin o 
Ganaau, wrth reswm); o ganlyniad, y gofyniad nesaf yw, pa 
mor hell yn y gorllewin ? Zechariah a ddywed mai gwlad 'oell 



382 


L'DOORN SEION. 


ydyw; ac mown gwirionedd byddai yn wlad bell iawn os byddai 
tua therfyn eilhaf bryniau tragy nryddoldeb o wlad Canaan ; ond 
Zechariah a rydd fwy o oleuni ar y pwnc, oblegid yn ei 3ydd 
beunod a’r lOfed adnod, y dywed, “ O'r tu hwnt i afonydd 
Ethiopia y dwg fy ngweddiwyr, sef merch fy ngwasgaredig, ty 
offrwm os, gan hyny, y byddent y tu hwnt i afonydd Ethiopia, 
pa mor bell y cyrhaeddai yr hyn a elwid yn Ethiopia yn y 
dyddiau gynt? Yu atebiad, rhoddaf grynodeb ©’r hyn a ymddang. 
osodd yn yr “ Edinburgh Erening Courant,” am yr Ifteg o Hyd- 
ref, 1818. Mewn erthygl yno ar y dnrganfyddiadau diweddar a 
wnaed yn yr America, yr ysgrifenydd a sylwa, — “ Yr Aifft, pe 
siaradwn yn gyfyngol am dani, sydd allu Affrícanaidd, etto ei 
llywodraeth a ymestyna i Affrica ac Asia, ac uwchlaw yrhyn oll 
oedd (yn y rhan Affricanaidd), cynnwysai yr hyn a elwid yn dir 
Cush neu Ethiopia, yu ei ystyr boreuol a mwyaf helaeth, gan 
gymmeryd i ruewn Arabiaac Affrica, o’r Môr Coch hyd geulanau 
y Nilus ar hyd ei boll yrfa.” Gan hyny, os cynnwysai Ethiopia, 
yn ei ystyr cyntefig, Arabia ac Affrica, a bod rhan o had Abra- 
hara, y rhai a wasgaresid, i gael eu dwyn yn offrwm i’r Arglwydd 
yn y dyddiau diweddaf, o’r tu hwnt i’w hafonydd, pa rai yn y 
rbanau gorllewinol a redant i’r Mor Werydd; gan hyny, rhaid 
mai yn rhywJe tu hwnt i’r cyfandir hwn, y byddai i’r offrwin 
hwn gael ei ddwyn, pe amgen ni allai byth fod tu hwnt 
i afonydd Ethiopia. Fy nghyfeiUion, edrychwch ar y darlun- 
lenau, a gwelwch os gallai hyn gael ei gyflawni mewn un man 
heblaw yu yr America. 

Esaiab, yn ei brophwydoliaeth, a’i gwna yn fwy amlwg fytli, 
tiwy roddi i ni ddull y tir oedd y tu hwnt i afonj'dd Etliiopia, o 
ba le y dygid offrwra i Arglwydd y lluoedd >n y dyddiau diw- 
eddaf.— Gwel Esaiah xvii. Yn y 7fed adnod llefara ara yr 
offrwrn a ddygid i*r Arglwydd, ac yn yr adnod gyntaf rhydd i ni 
ddesgrifiad o’r tir y dygid ef (sef yr offrwm) o hono. Efe a 
ddywed, “ Gwae (neu fel y mae mewn rhai hen gyfieithadau, 
“ Ho,”) y tir a gysgoda ag adenydd, yr hwn sydd tu hwnt i 
afonydd Ethiopia.” Yn awr, gyfeillion, agorwch o’ch blaen 
ddarlunlen America, i edrych a ellwch roddi gwell darluniad o 
hono nâ thir yn cysgodi ag neu ar ddull adenydd. Yn awr, 
edrychwch beth a brawf yr ychydig ddyfyniadau hyn. Y’n gyctaf, 
Zechariah a ddywed fod rhan o had Ephraim mewn gwlad bell, 


UDGORN SEION. 


383 


lle y byddent i gofio yr Arglwydd. Hosea a ddywed wrthym mai 
yn y gorllewin y mae y wlad hon. Zephaniah a ddywed wrthym 
pa mor bell y mai y tu hwnt i afonydd Ethiopia; ac Esaiuh a 
ddywed wrthyin, ain y tir y tu hwnt i afonydd Ethiopia, mai tii 
yn cysgodi ag adenydd yw. 

( I'w barhau.) 


DYFFRYN Y MYNYDDOEDD. 

Ton. — “ Boreu Teg." 

O Babilon,0 Babilon, 

I*a hyd caethiwi di fy mron ? 

Dy alar du, mal ymchwydd tòn, 
Sy’n dilyn dy ardaloedd; 

Ond O, fy nghalon hoffa ’nawr, 

A’i hyder dwys bob enyd awr, 

Am ddinas y Llyn Halen Fawr, 

Yn Nyffryn y Mynyddoedd. 

Fy’m ceraint hoff sydd braidd i gyd, 
Yn troi’n elynion gwaetha’r byd; 
Mae hyny yn cyffroi fy mryd, 

I Ddyffryn y Mynyddoedd: 
Amlyga hyn yn rhwydd i mi, 

Nad yma mae fy’m cartref i; 

Ond af ac adeiladu’m tỳ, 

Y’n Nyffryn y Mynyddoedd. 

Paham cynhyrfa’r byd o’r bron, 

Yn erbyn yr efengyl hon, 

Sy’u galw rhai alaethus fron, 

I Ddyffryn y Mynyddoedd. 

Ond Duw a gasgla’r oll ynghyd 
O’i saint, o bedair congl byd, 

I’w hetifeddiaeth hafaidd glyd, 

Yn Nyffryn y Mynyddoedd. 

Mwynheir pleserau o bob rhyw, 

A ehânt o ffrwyth eu llafur gwiw, 

A than eu gwynwydd byddant byw, 
Yu Nyffryn y Mynyddoedd; 



384 


TDGORN 9EION. 


A bwyta’u pwala heb un gwawd, 

A chyfarch gwell gan anwyl frawd, 

Ni welir rawy'r truenus tlawd, 

Yn Nyffryn y Mynyddoedd. 

Pa le raae’r llong fedd hwyl sy’n gT ef, 

I dderbyn gwych awelon nef, 

I'ra cario dros y mòr i dref, 

I Ddyffryn y .Mynyddoedd; 

Ow ! llyfna’th wyneb, arw fôr, 

A’r gogledd, cadw'th wyutoedd oer, 

Fal gallwyf fyn’d i foli’m lor, 

I Ddyffryn y Mynyddoedd. 

Glynmil . Jocn Wilrins. 


AT DDOSPARTHWYR. DERBYNWYR, A DARLLEN- 
WYR YR “ UDGORN.*’ 

Anwyl Frodyr, — Yn nghanol ein llafur i ddwyn allan Lyfr 
Alurmon yn Gymraeg, cytnraerwn hamdden, megys ar derfyu y 
ílwyddyn, i’ch anerch raewn perthynas i’r Udgorn. Gwyddoch 
fod yr Udgorn, erbyn byn, wedi bod yn udganu am yn agos i 
dair blynedd, yn weddol o lwyddianus; ac nad yw ei udganwr, 
hyd yn hyn, yn teimlo un awydd i’w roddi i fyny, serch fod ei 
fryd efallai yn fwy ar Lyfr Mormon, ar hyn o bryd. Medd- 
yliwn fod rliai o’r Saint yn meddwl llai ara yr Udgorn, oddiar 
pan gawsant yr Athrawiaeth a Cbyfammodau a Llyfr Mormon, 
yn Gymraeg: y mae hyny yn lled naturiol, canys ni allem 
feddwl cymmaÌDt am yr Udgorn ein hunain, tra wrth y gor- 
chwyl o gyfieithu y lîyfrau uhod. Ond yn awr, mae eiu medd- 
wl yn dechren gogwyddo at yr üdgorn, gan y bwriadwn orphen 
y cyfieithad, os cawn fywyd ac iechyd, yn rahen oddeutu tri mis, 
yr hyn a fydd yn lafur caled iawn, er mwyn cael ein pen yn 
rhydd at yr Udgorn a phethau ereill. Etto, nid y w yr Udgorn 
3*n cael ei esgeuluso yn bresennol, eithr y mae ynddo lawer o 
bethati dyddorol iawn. Ond pan gawn fwy o araser ato, yr ydytn 
yn addaw ei wneutliur yn llawer mwy teilwng o dderbyniad, 
trwy ysgrifenu mwy ein hunain, mewn ffordd o draethodau ac 
hanesiou o’r Dyffryn a gwledydd tramor. Mae galwad mawr 


CDGORN SEION. 


385 


am hancsion yn mysg pawb, ac ymdrechwn en boddloni yn hyny 
ac yn mbob petli arall. 

Yn awr, mae yr Udgorn am y flwyddyn hon yn rhad iawn, 
ac ystyried mai ychydig gyda dwy fil a gymmerir; ie, mne yn 
rhy rad, ac nis gellir ei werthu am geiniog y flwyddrn nesaf, 03 
na cheir llawer yn ychwaneg 0 dderbynwyr iddo. Cawsora ein 
siomi yn fawr ar ddechrcu y ûwyddynhou; golygem gael tair 
mil yn y man lleiaf, yn llo dwy. Gan hyny, yr ydys wedi pen- 
derfynu gan Brif Lywyddiaeth Cymru, mai pris yr Udgorn, y 
flwyddyn Desaf, i’r Cangeuau a gymmero lai o nifer nag eleni, 
fydd ceiniog a dimai yr un ; a cdeiniog yr un i'r rhai a gym 
merant yr un nifer neu ychwsneg nag elenî. Cofier fod hyn i 
fod mewn grym yn mhob Cynnadledd, oddieithr Cynnadleddau y 
fogledd, y rhai a gant yr Udgorn am geiniog, 0 herwydd eu 
pellder. Bydd un o bob ugain yn caeì ei ganiatau, fel yn bresen- 
nol, oddieithr i ni gael tair mil o dderbynwyr, pan y gwneir 
cyfnewidiad. Bydded i ddosparthwyr y Cynuadleddau sylwi pa 
gangenau a fydd yn danfon am lai neu fwy, fel ygallontgadw 
at y rheol. 

Danfoner gwybod i ni o bob man trwy Gymru, pa nifer a ellir 
dderbyn o’r Udgorn, trwy y flwyddyn nesaf, yn mhob cangen 
a chynnadledd, erbyn yr 20fed o Ragfyr, yn ddifl'ael; ac na orch- 
ymyned neb am fwy nag sydd ganddynt o flydd i’w gwerthu; ac 
os bydd rhywrai yn ymofyn ychwaneg nag a fyddont yn orch- 
ymyn ar y dechreu, gallant eu cael trwy roddi pythefnos o 
rybydd. Cofied yr holl lywyddion fod gwerthiad y llyfrau yn 
ymddibynu arnynt hwy yn fwy na neb ; am hyny, bydded 
iddynt ymdrechu, a chant eu gwobrwyo gan Dduw. Y sawl 
sydd yn ddiog a difater ynghylch y gwaith hwu, sydd yn ddiog 
a difater ynghylch y gwaith goreu. 


GWAEDD GYSTUDDIOL PLANT DUW YN MABILON 
FAWR Y DYDDIAU DIWEDDAF. 

Pa hyd y byddwn ni, O Dad, 

Yn ngwlad y cystudd mawr, 

Lle lladdwyd gynt ein Hiesu mâd, 

Lle treisir ninnau ’nawr. 


ÜDGORN SEION. 


386 

fìyrdwn. 

Crruraerwch bwjrll» fj rahlant o hjd, 
’Rwy'n gwybod nm orthrymder byd ; 
’Rwyf gwedi addaw, oc fe wnaf 
Eich casglu oll yngbyd ; 

Cewch etifeddu’r tir, 

Rai addfwyn cyn bo hir. 

Cewch fyn'd o Babel dir 
Tua Seion cyn bo hir, 

’Rwy’n telmlo drosoch chwi, fy mhlant f 
Cewch fyned cyn bo hir. 

Er bod yn dirion pyda’r byd, 

Nis gall ein caru’n gu ; 

A’n diniweidrwydd sydd yn fawr, 

Er byn erlidiant ni. 

Mae'r Ysbryd roddais ti i ni, 

Yn argyhoeddi’r byd ; 

O herwydd hyn gorthrymlr ni, 

Fel cas wrthrychau llid. 

Beth bynag dd’wedwn wrtli y byd, 

Fe’i gwrthwynebir ef, 

Ac fe’i bernir ef y drwg 
O’r mwyaf dan y nef. 

Lle bynag awn ni, O ein Tad, 

Fe’n hadnabyddir ni: 

Nid oes i’n lonydd mewn un man, 

Wrth fod yn blant i ti. 

Bod yn guddiedig yn y byd, 

Nis gallwn ni o ran ; 

Arogledd dy wybodaeth di 
Sydd trwom yn mhob man: 

Ara ufyddliau’th gyfreitbiau di 
Yr ydym ni’n cael drwg ; 

Meddasora gynt gyfeillacli byd, 

Ond ’nawr eu cas a’u gwg. 

Tflint. Tbomas Co>twaY/ 


t’DGORN SEION. 


387 


AMRYWIAETÜAU, &c. 


A'EnYDDiON o ii Cyfandib. — Mae yr Hetiuriad ’Eraslns Snow 
ivedi cyhoeddi yn ddiweddar argralüad o Ganiadau Seion yn y 
Danaeg, ac y mae yr Allirawiaelh a ChyfaraiDodau wedi e‘i 
gylìeithu i’r iaith liono, ac yn cael ei ddiwygio y waith olaf cyn 
rayned i’r wasg,— Ueallwn hefyd lod yr Henuriâd Taylor yn'yr 
Alraaen, a'i fod wodi declireu oyhöeddi Llyfr Morráon yn ŷr 
Ellmynaeg; y mao yn bwriadu diiyn cyhoeddiad allan héfyd o 
llamburg yn ddioed. — S'ar. 

Mae yr Henuriud I’arley 1>. Pratt, ond odid, erbvn hvn, vn 
Chili, neu Peru, yn yr Araerica Deheuol, i'r dyben ' neillduol o 
bregethu yr Efengyl yn mhlith teuluoedd y rhan liono o’r ddaear. 
Mor gyflym y mae canwyllau yr Arglwvdd vn cael eu cvnneu vn 
atnrywiol wledydd y byd ; a gwyn fyd' y ríiai a dywysi'r gan êu 
goleuui adref i Seion ac at eu Duw — Star. 

Adstralia. Ymddengys wrlb v Ilvthyr a welsom yn y Star 
ddiweddaf, fod yr Henuriaid G. W. Ŵaûdell a John Mu'rdock, 
yD llafurio yn y wlad bellenig uchod, lle vr hyderir am weled 
cyuauaf toreithiog. 

BIewn llythyr oddiwrth yr Henuriad David Candland, dydd- 
ledig Halifax, Nora Scotia, Hyd. 24, hysbysir fod gwaith yr 
Arglwydd yn ymadnewyddu mewn bvwyd a nerth yn yr ynys 
liouo, abod yno gapel eysurus gan y' Saint, a galw'ad 'am'he'n- 
unaid. 


Dyffra n t Llyn Halen. — Yd ol pob hanesion a welsora, 
mae pob peth yn myned yn mlaen yn hwylus iawn yn y Dvffrvn • 
er hyny, nid oes dim newyddion neillduol wedi dyfod oddi 'vnò 
yu ddtweddar, ond haues yr wyl.yr hon fuasai ýn dda gen'ym 
allu ei chyhoeddi yn gytìawn, pe meddem le. 

Teitlad o anrbydedd yn cael eu rhoddi i ddynion annheilwng, 
ydynt, ar y goreu, ond yr argraff freninol yn cael ei gosod ar 
anau drwg. 


GwpG Newydd Benywod. — Mae y byd liwn vn dra chvf- 
newidiol, canys mae y benywod yn dechreu mvned i wisgo llodrau 
a siacedi . Nid rhyfedd, buont yn ysgubo yr ystrvdoedd â’u 
gynau yn ddigon Inr, yn mhob ystyr o’r gair; tro v gwrrvwod vw 
gwneyd hyny yn awr; ac y mae eisoes amryw fechgvnach ‘vn 
Llundain wedi eu cyflogi i ysgubo yr ystrydoedd yn eu’lle. M’ae 
llawer o rystlen deg i'w gweled yn yr America yn eu gwisg new- 
ydd, a chlywsom fod amryw hefvd vn Lloegr, a bod rhai yn 
myned oddiamgylch i bregethu yr hen ddnll allan o fodoliaeth. 
Llwyddiant iddynt i gael rhywbeth yn well na’r hen wisg, fel y 

jn bresennol! ? '™ 7 7 Uaid ’ f " y didrafferth ^ 


3S8 


UDGORN SEION. 


Rhebydd. — I’ wy bynag a peir yn ysmocio o fcwn y tŷ a bres. 
wyliwn ni, a caiíF yr anrhydedd o weled ei enw yn pyhoeddedig 
yn yr “ Udgorn,” ynghyd â rhai sylwadau ynghylch ei drosodd. 

Y gyfraith yw, uad oes i neb o’r Saim i vsmocio vu annedd d^ v 

Oolygydd. 

DE.NM,\RK.—Mae yr Eglwys yn Denmarlí, yn mha le y raae’r 
Henuriad Erastus Snow yn llywyddu, yn awr dros dri chant o 
aelodau, u chafodd dros driugain eu bedyddio mewn dau fis. 

Peidiwcii dwoyd celwydd hyd y nod mewn digrifwcb, canys y 
mae celwyddau digiif yn dwyn gofidiau prysur ; ynfyd yw y dyu 
a ddinystria ei enaid ei liun, er mwyn gwneyd digrifwch i dynion 
ereill. 

Yr hwn a ragrithia wrth Dduw, nid yw yn deilwng i ddyn 
ymddiricd ynddo. 

Yr hwn sydd yn rayned i’r tafarn yn gyntaf er mwyn cwni- 
peini, a aîfi* yno yn y diwedJ cr rawyn y ddiod. 

Nac esgeuluswch un cyfleusdra i wneuthur daioni, yna ni 
chewch un cyfleusdra i wneuthur drygioni. 

Riieolaü da i*w cofio. — 1 . Na adawa i amser fyned i golli; 
ond bydd yn wustadol yn ymarfer diwydrwydd. 2. Ni cholli 
ddira rnewu dweyd y gwir. 3. Na ddywed dim drwg am ber6on 
pan na elli ddweyd dim da amduno; nid yn unig siarada yn ' 
haelionus, ond teirala felly. 4. Na fydd yn gyfirous ac anghar- I 
iadus i neb. 5. Na yraarfer unrbyw foethau dianghenrbaid. fi. I 
Gwna bob peth gydag ystyriaeth ; a phan fyddo rhwystrau ar dy I 
lwybr i weithredu yn iawn, rho dy ymddiried yn y Gallu hwnw 
sydd yn abl i’th gynnorthwyo, gan wneyd defnydd hyd ag y 
galloto’th alluoodd dy hun. 


Taliadac o Dach. H hyd Dacii. 27. — Äîorganwg Orllewin- 
ol, £3 7s 6c ; Sir Ffiint, £1 ; Pontytypridd, £3 Is 8c ; Cwrabach, 
7s ; Aberdar, £ì ; Georgetown, £l 6s 4c ; Merthyr, £\ lOs; 
Cefn-coedyramar, 8s Ynysgou, 4s; Aberaman, £l» — Cyfan- 
8wm, £13 5s 2§c. 

Galwn sylw neilldnol pawb at erthygl yn y rbifyn 
hwn, a ysgrifenir 4< At Ddosparthwyr, Derbynwyr, a Darllenwyr 
yr Udgorn.” Ymdrcched pawb ei ddeall. 

Pwy bynag sydd yn ewyllysio cael ei “ Ath. a Chyf.” wedi 
ei rwymo yn Llundain, am ls. 2c., mewn croen, ac wedi ei oreuro, 
anfoned ef yma o hyn i wythnos i heddy w, gau ua fydd cyfle i’w 
gael am hir amser ar ol hyny. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Dauis, Printer, Johns Streetj Georgetown, Mcrthyr . 


J. DAYIS, ARGRAFFYDD, MEBTHTR-TYDFIL. 


UDGORN SEION. 

NEU 

<#rrni \> ŵaínt. 

Rhif. 2Äl] RHAGFYR 13, 18ôl. [Fhis ly. 


LLYTH YR-YSGRIFEXU. 

CAN JOSEPH S.MITH. 

[O’r Efening and Mornitig Star , Medi, 1832.] 

Y mae y gelfydflyd o ysgrifenu ju un o'r bendithìon mwyaf a 
feddìannwn. Mae ei gwrteithio yn ddyledstrydd artwra, a’i 
hymarfer yw ein braint. Trwyddi y gall raeddyliau y galon 
weithreáu heb y corff, a’r meddwl siarad heb y pen, tra filoedd o 
fìlltiroedd ar wahan, ac ara oesau ar ol i’r cnawd ddychwelyd yn 
ol i’w farn-ddaear. Anwyl ddarllenydd, a wyt ti erioed wedi 
myfyrio ar r fendith syml, buddiol, a nefol hon ? Y mae yn un 

0 roddîon goreu Duw i ddyn, a braint dyn yw ei mwynhau. 
Trwy ysgrifenu, y mae gair yr Arglwydd wedi ei gyflwyno i 
breswyîyddion y ddaear o genedlaeth i genedlaeth. Trwy ysgrif- 
enn, y mae daTganfyddiadau a gwybodaeth dynion wedi eu der- 
byn, oes ar ol oes, er lleshad y hyd. Trwy ysgrifenu, y mae 
amgylcbiadau bywyd, megys y flfurfafen uwchben y mòr, wedi eu 
gwasgaTU ar ffrydlif amser, er i lygaid y tyrfaoedd sydd yn codi 
edrych arnynt. A thra yr ydyrn fel hyn yn cyfVif rhai o’r ben- 
dithion a’r mwynderan. deilliedig oddiwrth y gelfyddyd ardderch- 
og hon, na fydded i ni anghofio edrych ar ychydig o’r melldith- 
ion a’r drygioni sydd yn canlyn y cam-arferiad o’r fraint oruchel 
hon. Tra yr ydym yn canlod cymmaint o ddefnydd y mae 
ychydig dân yn ei enyn, na fydded i ni sefyll yn fud. Na fydded 

1 ni anghofío rhoddi gwell esiampl, pau y gwelwn yr athrodwr yn 
trochi ei ysgrifell raewn bustl i ddileu gair da rhyw berson diniwed. 
Bydded i ni wylo, canys felly v gwna y nefoedd, pan y mac 

2ö [crF. iii. 



300 


DIlOORN ÜEION. 


mawrion ein byj yn ysgrifenu eu gogoniant yn nagrau yr amddf- 
fad a'r treddsr. Bydded i ni alaru, tra y mae gn agedd y byd yn 
cacl ei ysgrifenu cr twyllo, inewn llylhyrenau o aur. Ond digom 
cauys y mac y drygionua yn ysgrifcnu eu gwurant angcuol cu 
hunain, a chenllysg yr Arglwydd a ysguba ymailh noddfa cel- 
nydd. Yr ydym ni, dyscyblion y bendigedig Iesu,yn rhwym ar 
bob ystyriaelh sydd yn gwneyd crefydd yn fendith i breswylwyr 
y ddaear, pan y canfyddwn y fraint oruchel hon, yn cael ei 
cbamarfer, i osod esiampl mwy nrdderchog: i gyflawni ein dyled- 
snrydd mewn modd mwy cyssegredig, ac, fel gwcision yr Ar- 
glwydd, y rhai sydd am gael cn cymmeradwyo yn mhob peth, na 
chuddiwn yr unbaio'n heiddo ein hunain, ac ua orchuddiwn 
ddim anmberflfeithderau raewn ereill ; ac na lbramgwyddwn,rhag 
i ni ddwyn gwrarlh ar achos mawr ein Tad santaidd. 

Y mae yn foddhaol gan Dduw i weled dynion yn ymarfer y 
bendilhion a roddodd efe iddynt, ac nid eu camarfer. O herwydd 
hyu, os y Saint a arosant yn y fív d d trwy ba un y galwrd hwyDt, 
>' ddaear a rydd ei chyunydd, a hendithion y nef a'n canlynant 
u'r ArglwydJ a rydd iddynt iaith hur, u gogoniaut Duw a fydd 
ctto yn mysg y rhai cyfiawn ar y ddaear. Pob peth sydd er 
mwyn dynion, ao nid dynion er mwyn pob peth. Auwyl frodyr, 
cyn y galiwn ddysgu y byd pa fodd i weithredu yn iawn, y ìnae 
yn rhaid i ni fod yn abl i wneyd hyny ein bunain : gan hyny, yn 
nghariad yr Hwn sydd yn garìad i gyd, iau yr hwn sydd esmwyth, 
a’i faich yn ysgafn, yr hwn a leíarai fel na lefurodd dyn erioed, 
bydded i ni gyuyg ychydig o ddrychfeddyliau ar y pwno yma, i 
ystyriaeth y rhai a feddyliant am garu eu cymydog fel hwy eu 
hunain, er mwyn cyfiawnder a bywyd tragywyddol. 

1. Nacysgrifena byth lythyr at ffrynd na gelyn, oddieithr 
fod genyt fusnes na ddichon gael ei gwneyd cystal mewn rhyw 
fl'ordd arall; neu, oddieitbr fod genyt newyddion i'w trosglwyddo 
iddo, sydd yn werth amser ao arian. Yn y modd hyu yr ychwan- 
egi ymddiried, ac yr arbedi lytbyr-doil. 

2. Nac ysgrifena byth ddiin at ffrynd na gelyn, yr hvn y 
bydd arnoch ofn ei ddnrllen i ffrynd nen eiyn; canys, ymae 
llythyrau o bellder ffordd, yn enwedig mil neu ddwy o filltiroedd, 
yn cael eu dysgwyl gyda phryder mawr; ac hefyd, am nad oes 
neb yn farnwr ar ddynion a phethau, yr wyt yn agored i gam- 
ddarlunio dy hun, dy wlad, dy gyfeillion, a'th elynion, a rhoddi 


CriGORN SEION. 


-3UJ 

,jn ngenuu yr onfst, _m gystal a’r anonest, gelwydd ; yr hyn ni 
all gn irionedd, yn ei ffordd araf ond rhinncddol, ei wrthwyncbu, 
nes y bydd dy ben o dan dywarchen dawel y dyffryn. 

3. Nac ysgrifeua dditn ond gwirionedd, canys y maegn irion- 
odd yn ncfol, ac fel yr hnul bob araser yn ddysciaer ac yn prolì 
«i hun heb reiymeg, heb reswm, heb dystion, ac nid yw byth yu 
raethu. Gwirionedd sydd oddi wrth yr Arglwydd, ac yn rhwym 
o orchfygu. 

4. Na cherydda (Trynd na gelyn bylh ara feiau racwn llythyr, 
oddi eithr trwy ddadguddiad; canys yn y lle cyntaf, dy amcan- 
ion dirgel, byddent mor dda ag y byddont, ydynt yn agored i 
gael eu gwneyd yn gyhoeddus, oblegid y mae pob llythyr yn agor- 
ed i gael ei agor, a'th farn ar nn ochr yn unig, a ddiclion gael ei 
gwasgarn i’r pedwar gwynt ; a'r hwn i ba nu yr amcanaist dda, a 
dderbynia ddrwg, a thithnu heb fod yn wel). A tbrachefn, nis 
gallwn braidd gael iaith ysgrifenedig nen lafaredigary ùdaear, 
yn yr araser hyn, a all gyfleu gwir ystyr meddwl y galon i ddeall 
unarall; ae yr wyt yn agored i gael dy gamddeall, ac i achosi 
teiralndau aughysnrus; a thithan yn unig, i arfer cyffelybiaelb, 
yn gwaedu heu friw, trwy chwilio ara gig marw, pan nad oedd 
eisieu ond yn unig ychydig olew o law y Saraariad da, yn ber- 
sonol i'w iacluiu ef. Nid yw yn wahaniaeth pa raor bnry gall dy 
fwriadau fod; nid yw yn wahauiaeth pa mor uchel yw dy sefyll- 
fa, nis gelli gyffwrdd â chalon dyn, yn absennol fel yn bresennui. 
Mae’u wir, nid wyt yn taflu dy emau o flaen y mosh; ond,yr 
wyt yn taflu dy aur o flaen dyn, ac y mae yn dy yspeilio am dy 
fl'olineb. Yn lle cerydd, dyro gyngbor da ; a phan wyt wyneb yn 
wyneb cerydda ddyn doetli, ac efe a’thgârdi; nen gwna felly 
i’th gyfaill, fel os dygwydd iddo ddyfod yn elyn, na all dy war- 
adwyddo : fel hyn y gelli fyw, nid yn unig yn ddifrychculyd, 
ond heb dy ddrwg dybio. 

ô. Na ysgrifena byth yr hyn a fydd arnat gywilydd i’w ar- 
graffu ; neu, yr hyn a fydd yn dramgwydd i'r glust mwyaf diwair^ 
na chlwyfo y galon dyneraf. Os ysgrifeni yr hyn a fydd arnat 
gywilydd ei argraffu, yr wytyn bleidiol; ac os ysgrifeni yr hyn a 
dramgwydda rinwedd, nid oes genyt ysbryd rr Arglwydd; ac os 
ysgrifeni yr hyn a glwyfa y galon lesg, nid wyt yn porthi ẃyn yr 
Arglwydd, a thrwy hyn y gelli wybod nad ydwyt yn ymddwyn 
■tuag at ereill, fel yr erfynit i ereill jmddwyn tuag atat ti. Xi 


29C 


ÜDCORS SBIOÎÍ. 


onip reol y dyiuunem roddl i reoleiddio llythyr ysgrurmr ri r 
hyn: Ycgrifcna yr h\n a foddloni ei gyhoeddi, yn y byd hwn, »'r 
bvd «ydd i ddyfod. Ac och I)duw, na fyddni nid yn unig dy»- 
cyblion Crîst, ond vr holî fyd, yn foddlawn i ddilyn y rhcnl hon: 
yna cedwîd y gorchyniynion, ne ni ysgrifenai neb yn erbyn yr 
Arglwydd ei Ddu«v. Ni ysgrifenai neb air yn erbyn ci dnd nen 
ei fam. Ni y»grifenai neb air yn erbyn ei gyinyJog. Ni ytgrif 
enai neb air yn erbyn crcarluriaid Dow. Ni ysgrifenai neb a'rr 
yn erbyn dim ond pechod : ac yna byddni y brd vn trertli i fyw 
ynddo, canys ni fyddni neb I dramgwyddn. 

Cjif. D. äh Natius. 


NODÍADAL tV. GIDSON AR LYIU MORMON 

( Partiafl •> uttfi. 3>*3 1 

Yn awr. a ydy w yr holl bethau blaenoroi yn cyfeiri <> at Ameri a } 
Yn gyntaf, gadewch i ni weled ; geìlir e\ galw gyda'r priodrddeb 
tnwyaf yn wlad beîl o Ganaan. Yn faíl, idhc yn nrliewinol o 
Ganaan. Yn drydydd, y moe y ln hwnt i afonydd Ethiopin ; ac 
yn hedwarydd, mae ar dduîl ndeoydd ; a gallaf ycliwanegu , gyda'r 
priodoldeb mwyaf, roni yno y canfyddir terfyn bryniau tragyw 
yddoldeb, a thymmeryd Cannau yn bwynt cýchwynol. Yn awr 
os nid dynia y tir lle y canfyddir had Ephraim yn v dyddiau 
diweddaf. bydded i un o’n doethioii ddmigos i ni, os gallant, dir 
arall a etyb yn weîl i’r desgrifiad a rydd y prophwydi a ddyfyn- 
asoni ; ac os na allwch, edrychwch yno i weled disgynyddion Jo- 
sepb. neu gwa ìwch eich Beibl. 

Yn nesaf, cyfeiriaf at rni o’r prophwydoliaetiiau a brofant fod 
Ephraim i dderbyn dadguddiadau iddo ei hun ar wahan oddi- 
wrth y Iìeibl neu gof lyfr Judah. Hosea yn viií, í>, a ddywed, 
“Canysbwy a aethant i Assyria yn asyn gwyllt uuig iddo èi 
hun : Epìiraim a gyllogodd gariadau.” Wrlb ddarllen yr odnod 
hon, raae’n amlwg i bob meddwl ystyriol y dyiasai y mater 
cyntaf ynddi fod yn dcliweddaf yn y ddeunawfed adnod, canys 
ni allai fod yn wir i Ephraim fod wrtho ei iiun, os mai atr rhai 
a aethant i A9syria y cyfeiriai, oblegi.l mai yno yr aètb y deg 
llwyth. l>nd os aeth rhau o lwyth Epliraiin i’r lir sydd y n 
cysgndi ug adenydd, yr hwn sydd y tu hwnt i afonydd Ethiopia- 
hyd at derfvn bryniâu tragy wyddoldeb, yna gallent fod wrthynî 


L’OGORN 8EI0S. 


:93 


hnnajn, mtd'n wir. l*ao oedd Ephraim i fod wrtho ei hun, 
h «'lawai Duwef felly heb ddadgttddiad, a rhoddi dadguddiadau 
\n barhaus i Judali? Na wnai. Darllener y ddeuddegfed aunod 
o’r un bennod. Yno Duw a ddywed, c< Myfi a ysgrifenaf iddo 
ef (Ephraim) bethau raawrion fy nghyfraith, ac fel peth dyeithr y 
çy friíwyd.” KEekiel, pan yn Uefaru ara y ddau gof lyfr hyn, “ef 
eiddo Judah (y Beibl), yr Itwo a ddaeth i ni tnryddynt hwy, a’r 
un a roddodJ Duw i Ephraira (sef Idytr Mormon), pan oedd efe 
ar wasgar oddiwrth ei frodyr fel asyn gwyllt wrth ei hun, a ddy- 
wed, hwy a ddeuant yn un yn Uaw yr Arglwydd.i roddi gwyb- 
odaeth i Israel o’u tadau, ac i gynnorthwyo yn ngwaith niawr yr 
ymgasgliad. — Gwel Ezekiel xxxii, o’r lîfed adn. 

Esaiuh hofyd, gan lefaru am y dygw yddiad hwn, a ddywed 
wrlhym raewn perthyoas i ddyfodiad allan un o’r cof-lyfrau hyu 
yn yr ‘JSain bennod o’i brophwydoîiaetb. l’an yn Uefaru ara 
Ephraitn a Judah yn nechreu y henuod, efe & ragfynega atn 
felldilh a fyddai ar etifeddiaelh Epbraim.am eu troseddiadau ; ac 
jr* adn. 14, gwpa yr uu peth ain Jerusalem, neu y ddinas llc 
trigHÌ Dafydd ynddi, fel ei gelwir yn yr adnod gyntaf o’r 29ain 
beunod. Yn yr ail adnod, gwelir dau beth yu cael siarad ani 
danynt ; yn gyntaf Ariel, yr Arglwydd a ddywedai y cyfyngai 
arni, ac y byddai rhy wle arall y byddai ef iddo /el Ariel. 

Yn awr, hyddai yu anghytunol â syuwyr yr ymadrodd i ddy- 
wedyd V byddai Ariel ftl Ariel, neu Jerusalem fel Jerusalein ; 
gau hyny, rhaid i ni benderfynu ei fod yn cyfeirio at ddyífryn 
Ephraim, yr hwn y siaradir am dano yti y bedwerydd adnod o!r 
JSain hennod, fel i gael ei felldithio o herwydd pechod Ephraira, 
fel y dywedwyd yn y 14cg adnod y melldilhid Jerusalern o achos 
pechod Judah. Os dywedir am ddyffryn neu etifeddiaeth Eph- 
raim, y byddai i’r Arglwydd ei gwneyd fel Jnrusaiem, yna gallwn 
e\ ddeall; os aragen, nid oes ystyr i’r ail adnod yh y 29ain ben- 
nod. Cymraerw n yr olwg yma ar yr y tnadrodd, y drydydd a’r bed- 
svervdd, y bummed a’r chwechfed adnod a gyfeiriant yn bendant 
at etifeddiaeth Ephraim. Darllener Llyfr Mormon, lle y rhydd 
haues am ddinystr y bobl hyn, a gwelir pa raor lythyrenol y 
cyílawnwyd pob gair. Gellir dywedyd ara danynt hwy felly, 
ond ni ellir atn Judah, i’r holl bethau byn, sef taranau, daear- 
-grynfau, a thwrf mawr, a difaol dân Ûlamllyd, a thymhestl a 
4Ìdaeth arnynt hwy yn fuan a diattreg , a thrwy y pethau liyn 



CDOORN SEIOS. 


391 

îorf n'a rbai ofnadwy a aeihant ymaith fel peiswyn mewcr 
ìnoment. 

Dyuia yr hanes a roddir yn nhud. 450 o Lyfr Mormon, yr aiì 
argraíTiad Ewropaidd,— “ A bu yn y drydydd a'r bedwerydJ 
âwyddyn, yn y mia cyntaf, ac ar y pedwerydd dydd o'r mia, r 
dymheatl fawr gyfodi, y cyfryw na wybuwyd am erbath o’r blaen, 
yn yr holl dir. Ac ofnadw\ a dhfáwr oedd y drmhestl; yt oedd* 
y taranau mor oínadwy fel y bu i’r boll ddaear yroysgwyd, megyw 
po buasai ar ymagor odtHlanodd ; yr oedd mellt dirfawr a llym- 
ion ; ni wybuwyd am eu cyffelyb o*r blaen yn yr boil dtr. A 
dinas Zarahem}« a gymmerodd dán r a dinas Moroni asoddwyd 
ddyfnderoedd y mêr, a’i tbrigoliou a foddasant, a’rddaear a gar- 
iwyd, a’r ddinaa Moronibah, fel yr aeth safle y ddinas yn 
fynydd mawr; ac yr oedd dinystr ofnadwy yn y tir deheuol. Ond 
yr oedd ▼ dinystT yn fwy ofnadary yn y gogìedd-barth. Wele, 
▼r oedd holl wyneb y ddaear wedi ei gyfnewid, o herwydd y 
dymhestl, y corwyntoedd, a’r taranau, a’r melìt, a dtrfawr ysgwyd- 
wad yr holl ddaear : ▼ prif ffyrdd a Jdrylliwyd, a’r ffyrdd gwas- 
tad a anrheithiwyd ; a llawer o fanau llyfnion a wnaed yn eirwon, 
a Uawer 0 ddinasoedd mawrion a nodedig a soddasant, a ilawer a 
ìosgwyd, ac ysgydwyd llawer nes i*r adeiladati syrthio i’r llawr, 
a’u trigolion a iaddwyd ; aV manau hyny a adawyd yn angbyf- 
annedd. Ond yr oedd rhai dinasoedd wedi eu gadaeV yn wedd- 
ill, ond yroeddynt wedi eu niweidio yn ddirfawr, a llawer ynddynt 
wedi eu lladd, a rhai a gymmerwyd ymaith gan gorwynt, ac ni; 
wyddis i ha le yr aethant, yn unîg gwyddis eu cymmeryd ymaitb. 
A gwyneb yr yr hoìl ddaear a aetb yn annrhefnus gan y taranau, 
a'r mellt, a'r daeargrynfau. Ac wele, y creigiau a rwygwyd yn 
ddarnau, yn gymmatnt fel y canfyddtd eu chwilfriwion drott 
wyneb yr hoîl ddaear ; ac yi oeddynt yn wrymiau ac yn bolltau 
trwy yr holl dir. > ’ 

Oni cbyflawnwyd geirtau Esaiah yn llythyrenol ar etifeddiaetb 
Ephraim. Yn y seithfed adnod o’r 29ain bennod, Esaiah a 
ddechreua lefaru am adferìad Israei. Ac Esaiah, fel E/ehiel, 
a lefara am ryw gof-lyfr neu lyfr, er cynnorthwyo cwblhao y 
y gwaith. Gwel adnod I8fed. Ezehiel a lefara am ddau gof- 
lyfr, un o eiddo Epbraim, a’r llall 0 eiddo Judah. Pa lyfr a 
olygir yma ? y Beibl neu Lyfr Mormon ? Darllener yr hanes. 
am ei ddyfodiad ef allan. Yn yr unfed adnod ar dàeç» 


UDGORN SEION. 


395 


canfydd\fn pan ddygir y Hyfr liwn allan, y bydd ei eiriau 
fel geiriau llyfr seliedig, yr liwn a gyflwynid i un dyagedig, gan 
ddywedyd wrtho, Darllen hwn, yr wyf yn ymbil arnat; ac efe 
(y dysgedig) a ddywed, ni allaf, oblegid ei fod yn aeliedig ; a'r 
liyfr a roddwyd i un annysgedig, gan ddywedyd wrtho, Darllen 
hwn, yr wyf yu ymbil arnat : ac efo a ddywed, Ni allaf, am 
nad wyf yn ddysgedig.'* Ai ara y Beibl y llefarai yma P Os 
felly, beth a feddyliwnam win dysgedigion, y rhai a ddygir i fyny 
yn y colegau i'r dyben i’w ddeall? Wel, yr oedd y llyfr hwn { 
íod yn llyfr seliedig i'r dysgedig ac i’r annysgedig, pan y daeth 
allan; ac er bod felly, rhaid ei fod yn ysgrifenedig mewn iaith 
anaduabyddua pan y deuai allan. Yn awr, nid fel hyn y mae 
gydâ’r Beibl, ond gyda Llyfr Mormon felly y mae; gan byny 
Duw a wnaeth ei ryfeddol a’i ddyeithr waith, gan achosi i ddoeth- 
iueb y rhai doethion gael ei ddyíetha, ac i ddealltwriaeth y rbai 
deallus ymguddio, trwy wneuthur yn hysbys, trwy oflTerynoliaeth 
yr annysgedig gynnwysiad y Jlyfryr hwn a ddysga ddisgynydd- 
>on Ephraim mewn perthynas i’w tadau, a thrwy ddangos yr 
Efengyl yn ei phurdeb, gan wneuthur i lawenydd yr addfwyn 
gynnyddu yn yr Arglwydd, a’r tlawd yn mhlith dynion i lawen- 
ychu yn Sanct Israel, a thrwy ufydd-dod i’r unrhyw gwneir gallu 
Duw yn amlwg, ac a edfryd feudithion cyntefig yr Efengyl fel y 
byddai i’r byddar glywed geiriau y llyfr, acji lygaid y da.ll weled 
allau o dywyllwch. 

( I'w larhaH.) 

LLYTHYR ODDIWRTH YR APOSTOL J. TAYLOR, AT 
Y LLYWYDD W. PHILLIPS. 

Rosenstrasse No. 27, Hamburg, Tacb. 24, 1951. 
Frawd Phillips, — Anwyl Syr,— Yrwyf yn defnyddio yr ham- 
dden bresennol i’ch anerch ag ychydig eiriau ; canys, tra y mae 
bob amser yn bleser genyf fi i ysgrifenu at fy nghyfeillion, efallai 
nad yw yn llai boddhaol genych chwithau i glywed oddi wrthyf 
fì. Gyda phleseryn barhaus yr wyf yn adgofio fy ymweliadau â 
Chymru ; y mae y fath deimlad gwresog ac onest, a’r fath gared- 
igr^ydd a pharch yn cael eu bamlygu, ag sydd yn gwneyd i mi 
deiralo gartref yn eich mysg. 

Yr ü£dd yn dda genyf i glywed trwy y “ Star” eich bod wedi 


ID&ORN' SEIOH. 


390 

myned mor boll yn mlaeu gyda IJyfr Mûrmon, a bo.d yr Atò- 
rawiucth a Cbyfammodau wedi ei orphen ; ac yr wyf yu sior y 
bydd yn dda genych chwithau pan orphenir y falh dasg caled» 
nid yn unig o herwydd y bydd yn rhyddhau y brawd Davit> oddi- 
wrth gyfrifoldeb raor ddirfawr á'r hwu sydd yn gorphwys arno 
yn hresenuol, eithr hefyd o herwydd y bydd yn foddion i «ueu- 
thur yn hysbys yn raysg yr hen Hrydeiniaid yr efengyl, iuegys 
ei dysgir gan had Josepli,yn gystal á chysuro calonuu y Saint, 
ac adeiladu tfyddlon weision Duw. Mae gwirionedd yn ddy- 
raunol bob ainser ; ond nid yw byth mor effeitbiol ag ydyw yn 
iaith gynhenid rhyw genedl. 

Efallai na fydd yn annyddorawl genych i glywed fod pethau 
yn rayned yn mlaen yn dda yn Ffrainc. Bedyddiodd y brawd 
Bolton driarddeg yn Havre yn ddiweddar, rbeoleiddiodd eglwys, 
ac a ordeiniodd offeiriad. Mae yr Hen. Hurt, yr hwn oedd gynt 
yn Birminghara, wedi myned yno i bregethu : ac hefyd y mac 
oenadon oreill yn Mharis. Bwriadwn gynnal cymmanfa yn 
Mharís ar y 20fed o Ragfyr; a buasai yn dda iawn genyf pe 
gallech chwi ddyfod i’n cyfarfod ar yr achlysur. Mae Ll-ytfr 
Morraon yn rayned yn mlaen yn gysson yn y Ffrengaeg, a 
gobeithiwn ei gael yn barod yn fuan i’w werthu. 

Yr wyf yn cael fy hun yma etto yn mhlith cenedl arall, yn 
llefaru iaith wahanol ; ac ar ol ymladd a gorchfygu y Ffrejigaeg, 
y mae yr un anhawsderau o’m blaen yma hefyd. Yr wyf wedi 
newydd gyboeddi y rhifyn cyntaf o gyhoeddiad misol, yn yr 
Ellmynaeg, sef “ Bauiar Seion.’’ Yr wyf yn danfon dau i chwi, 
a dau i’r brawd Davis. Dywedwch wrth y brawd Davis fy uiod 
wedi crybwyll am “ Udgorn Seion” ynddo, canys nid wyf yn 
nieddwl y medr ef ei ddarllen.* Yr wyf hefyd wedi dechreu 

* Er na phroffeswn y rnedrwn ddarllen cyhoeddiad y brawd 
Taylor, etto cyfieithiasora ychydig o hono ar antur, gau obeithio 
pan ddaw efe yma y gall ei gyfìeithu yn ol o'r Gymraeg. Mae y 
cyfieithad fel y can'.yn : — “Y raae genym wahanol gyhoeddiad- 
au, y rhai a gyhoeddir yn ngwahanol barthau y bvd. Yn nhir- 
iogaeth Utah, yn California, y mae geuym newyddiadur a elwir 
‘Deseret News,' ac un arall vn Kanesville, yn Nhalaeth Iowa, 
sef y ‘Frontier Guardian ;’ ac y mae cyhoeddiad yn Liverpool, a 
elwir y ‘Millennial Star,’ ac uu arall yn Nghymru, sef ‘ Udgorn 
Seiorì* ; un arall yn Mharis, sef ‘Seren Deseret,’ ac un arall yn 
Copenhagen, sef ‘ Seren Scandinavia.’ Mae yr holl rai hyn yn 
cael eu dwyn yu mlaen mewn dull medrusa thalentog.’’ — Gou. 


L'DüOUN SEIOIÍ. 


397 

cyhaeddi Llyír Mormon yn yr EUraynaeg, ac y inao i’w ofphen 
yn mlitìu tri mis, ac wedi oi ystrydobu hefyd. Yr wyf yn niynu 
fy holl bapyrau a'ra llyfrau wedi eu bystrydol»u yn Ffrainc, yn 
gystal ag yraa,fel y gallo unrhy w ntfer o honynt guel eu hargraffu. 
Gwn ei fod yn gostfawr; eithr y mae yn arbed llawer iawn o 
gost a thrafferth yn ol Uaw. Hbrrug ysgrifenu, diwygio, darllen, 
dysgu, ac addysgu ereill, y raae genyf ddigon i’w wneyd. Yn 
gyffredin y mae genyf ddigou o waith; ac os na chaf ef, yr wyf 
yn ei wneuthur. 

.Bydd yn dda genych i glywed fy mod wedi gwneyd yr hoU 
drefniadau anghenrheidiol ynghyich. busnts y siwgr, fel ag y 
byddwn yn barod, os cawn y betys, i wneuthur 3W0 o duneUi 
mewn un ffwyddyn, ac yn gystal siwgr ag y gnll fod. 

Bydd raid i mi yn fuan newid i'y ngwaith, a bod yn mysg 
peiriannau gwaith gwlan a worsUd> er parotoi gyferbyn â symud- 
iad i’r dyffryn ; pa fodd bynag, gan fod genym gyrff ac ysbryd- 
oedd, a’n teyrnas yn dymmorol ac ysbrydol, roeddyliwyf i'od un 
mojr anghenrheidiol â’r llall. £in gwaith ni yw dysgu pa fodd i 
fyw yn iawn yn y byd hwn, a pharotoi erbyn y byd sydd yn 
dyfod. Yr wyf yn llawenhau yn fynych nad wyf mewn cys- 
sylltiad â neb o’r cyfundraetliau cul sydd gan ddynion, ag sydd 
yn rhwymo a llyffeitheirio y teimladau, cyfyngu y golygiadau, di- 
ryrau y galluoedd, acamddifadu dyn o’r anuibynrwydd ardderchog 
hwnw, y dyngarwch bwnw, y meddylddrychau dyrcbafedig hyny, 
a’r gobeithion rhesymol byny, y rhai ni all dim oud yr efengyl 
eu cyfranu. Mae ein crefydd ni yn uiwyhau y meddwl,yn eangu 
y galluoedd, yn meitbrin heddwcb a dedwyddwcb, yn dyrchafu y 
gobeithion; y mae yn mawrhau ac yn cyfodi dyn iV wir sef- 
yllfa ; teimla yn y byd hwn ei fod yn fab Duw, fod y ddaear a’i 
holl fendithiou wedi eu creu er ei fwyn. Agora olygfeydd tra- 
gywyddoldeb i’w enaid, ac yntau a fyfyria ei dynghed ddyfodol a 
gogoneddus. Y nefoedd a’r ddaear, ei eiddo et ydynt ; er ei 
fwyn y llewyrcha yr haul, y rhydd y ddaear ei firwytb, y deilia y 
coed, y blodeua y blodau, ac y pyncia yr adar. Er ei fwyn ef 
yr hilia y ddaear ei hyfrydwch mwyaf ysplenydd, ac y tywallta ei 
harogledd mwyaf dymunol. Iddo ef yr adeiladwyd y ddinas 
santaidd, y Jerusalem Newydd, ac iddo ef y purir y ddaear. 
Iddo ef y parotowyd angylion yn gymdeithion; a daear anet- 
oedd newydd yn fuan a ddysgwyìiant ei dderbyn, “ Pob peih. 



398 


L'DGORN SEI0X. 


sydd eiddom dì,û ninnau yn eiddo Crist,a Christ yn eiddo Duw." 
Am hyny, bydded ein hymdrech i ddysgu dynion i wertbfawrogi 
y bendithion a ddwg yrefengyl o fewn ein cyrhoedd ; a thra ▼ 
byddo terfysgoedd yn aflnnyddu y byd— tra fyddo tán,a chloddyf, 
a haint, a gwaed, yn dinystrio y ceoedloedd — tra fyddo daear- 
grynfäau yn yraysgwyd, gorseddau yn ymdreiglo i’r llawr, am- 
herodraethau yn cael eu dinystrio, a digofaint Duw yn cael ei 
deimlo yn roysg y cenedloedd — ein hyradrech fyddo i sefyll 
raegys cyhoeddwyr iachawdwriaeth, anfonedigion y nef, a chenad- 
on gwirionedd; i dywallt olew o gwin i archolliou byd clwyfedig; 
a thra yn rhodio yn mysg pläau, cleddyfau, ac angeu, i ddangos i 
fyd Uygredig a cholleŵg, obeithiun yr eíengyl, gwaredigaeth 
Seion, a sefydliad teyrnas Dduw. 

Arweiniwyd fi at rai o’r adfyfyrion uchod, oblegid y sefyllfa 
y cefais y cenedloedd Ewropaidd hyn ynddi. Ymddengys fod du 
gymylau rhyfel arddisgyn ar bob liaw; anymddiried ac ansicr- 
rwydd a íTynant yn mhob nian ; a’r hyn nad oedd gynt ond pro- 
phwydoliaeth yn ein roysg, sydd yn awr yn dechreu cael ei ddy- 
noethi. Y mae sefyllfa Ffrainc, Germani, Awstria, Itali, Den- 
roarc, Sweden, yn darogan rhywbeth ofaadwy i ddyfod. Yr holl 
bobloedd a edrychant ara gyfnewidiad, ara derfysg, gwaed, &c. 
— ie, dysgwylia pawb rywbeth dychrynllyd yn J852; a thra yr 
yraddangosant i ofni yr ystorom sydd yn dyfod, ymruthra pawb 
yn waedwyllt i’r frwydr. Aioherawdwyr, breninoedd, tywysogion, 
a phobl, a’i hofnant i gyd, ac a’i dysgwyliant i gyd. Ymddengys 
fel pe byddai gwae wedi ei ysgrifenu ar bob peth. Yr wyf yn 
tosturio wrth y bobl, ac yn galaru o herwydd eu sefyllfa, canys 
ofnwyf y caiff raiioedd o drueiniaid eu rhoi yn isel yn y llw.b. 
Hyn yw y peth hwnw a lefarwyd gan ein Harglwydd ; “ A dyn 
ion a lewygant gan ofn, ac a ddysgwyliant ara y pethau sydd yn 
dyfod ar y ddaear.” Maent j*n bethau a brophwydw^ . am dan- 
ynt gan Joseph Smith. Maent yn bethau a welais i fy hunan 
tlynyddau yn ol. Am hyny, yr wyf íl yn teimlo yn fwy llyra, 
fel y mae’r dydd yn agosbau. Eithr mae y cenedloedd yn feddw 
ac yn ynfyd. Dywed Isaiah, “Yna bydd yr un ffunud i’r bobl 
ac i’r offeiriad, i’r prynwr ac i’r gwerthydd ; canys troseddasant y 
cyfreithiau, newidiasant y deddfau, diddymasant y cyfammod 
tragywyddol; ara hyny preswylwyr y ddaear a losgir. ac ychydig 
ddynion a adewir.” Ein dadguddiadau a’n hysbysant, mai ar oi 



UDGORN SEION. 


399 


ein tystiolaeth ni, y daw tystiolaeth daeargryfuaau, rhyfeloedd, 
gwaed, &c. Pa fodd bynag, ein gwaith ni yw gwneulhur ein 
dyledewydd, a gaduel i’r Arglwydd drefnu ei acbosion ei bun. 

Yr wyf yn dysgwyl y caf y pleacr o ymweled â chwi cyn yr 
ymadawaf o Lloegr. Ar ol fy nghymmanfa yn Mharis, yr wyf 
yn meddwl ymweled ag Ynys Jersey, a chynnal cymmanfa ar y 
26ain o Ragfyr. Efallai y byddaf gyda chwi rywbryd yn nech- 
reu Ionawr; eithr gan y caf glywed oddiwrlhych etto, nid oes 
acbos enwi yr amser yn bresennol. 

Pa beth yw sdfyllfa y bugail a soniasoch wrthyf am dano? A 
yw efe mewn sefyllfa ag y gall fyned ? os yw, pa fodd mai ei 
sefyllfa gyda golwg ar ei deulu ? Yr wyf yn ilefaru am y pethau 
hyn, o herwydd fod yr amser yn nesâu. Byddwch gystal â 
rhoddi gwybod i mi, a pherwch iddo yntau ysgrifenu at y brawd 
Pack, No. 4, Bond Street, St. Heliers, Jersey, gan mai y brawd 
Pack fydd yn cymmeryd gofal yngbylch y defaid. 

Os bydd i chwi weled rhywbeth yn yr ysgrif drwsgl uchod yn 
werth ei gyhoeddi, y mae at eich gwasanaeth i’r dyben a weloch 
yn oreu. 

Rhoddwth fy nghariad i’r brawd a’r chwaer Davis, y cbwaer 
Pbillips a cbwithau, ynghyd â’r holl Saint. 

Yr eiddoch yn y cyfammod tragywyddol, 

John Tavlor. 


ANERCHIAD AT Y SAINT YN MHRYDAIN FAWR. 

[Parbad o dud. 379 ] 

Wrth y Saint mi a ewyllysiwn ychwanegu : Mae eich argoelion 
yn mhob ystyr y rliai mwyaf gobeithiol a ellid ddymuno. Mae 
yr Arglwydd, yr hwn nid yw yn methu yn ei addewidion, wedi 
cymmeryd arno i'ch gwared, yn ysbrydol a thymmorol, ac yr 
ydycb chwi eich hunain yn dystion o gyflawuiad yblaenaf. Eich 
cadwynau o goel grefydd a chrefydd-dwyll a ddrylliwyd ; y mae 
mantell dywell a gau traddodiad wedi ei rbwygo; dangoswyd ì 
chwi Fam Puteiniaid, a’i merched, yn eu holl nodweddiadol an- 
W’ybodaeth, ffolineb, ac aflendid ; ac yr ydych wedi gwrandaw ar, 
ac ufyddhau y llais, “ Deuwch allan o honi hi, fv mhobl i, fel na 
fyddoch yn gyfranog o’i phechodau, ac na dderbynioch oM phlä. 
»u.- M Eich calonau, oich meddyliau, a’ch teimladau, nid ydynt 


l’DGORS SfclOS. 


400 

rawyaoh yn gy&syliiiodig á chyulluniau ÜHhilonaidd, y rhai a 
gadwynant fcdJwì a rhcgwm, gan ei wneyd yn gabldrucih i ùdyn 
feiddio llefaru «m fawredd ei enedigaeth, a gwir fodoliaeih ei Uad 
yn y nef. Yr ydych chwi yn teitnlo eich bod wedì eich gwared — 
«ich adferyd at reswm ac atoch eich hunain — o dan lywodraeth 
un gyfraith, yr hon a'ch gwnaeth yn rhyddion, sef cyfraith y 
gogoneddus Wiriouedd, gair ac ewyllya Duw, irwy vr hwn y 
eenedlwyd ni oil yn blant i un Tad mawr ; t’e, yn gymmaint ag 
y gwnaed ni yn rhyddion, njni a ddyrchafwn ein Uef ac a fol- 
ianwu ein Duw gyda diolcbgarwch, am ei fod wedi gwrandaw cri 
ei bobl — wedi gweled eu caethiwed, ac wedi anfon eu angylion 
gyda chyílawnder yr Efengyl i wared, ac achub ei etholedigion, 
a’u gwneuthur yn íreninoedd ac oíTeiriaid yn y nef ac ar v ddae- 
ar, fel trwy hyny y dygai oddiamgylch mewn amser cyfaddas ei 
ewyliys dda a’i fwriadau ynghylch holl deulunedd dynolryw. 
Gan fod yr Arglwydd wedi eich gwneyd yn ysbrydol ryddion, yn 
hyn hefyd yr ydych yn cael sicr« ydd am waredigaeth dymraorol. 
l*a mor fuwr byuag yw eich tlodi, pa mor arutlirol bynag yw eich 
auhawsderau, nid yw nemawr o wahaniaeth : mae y gair wedi 
myneá alìan o’ch plaid, ac uis gall braich wrthwynebol attûl ei 
rediad; — rhaid i Seion gael ei sefydlu, ei thiroedd eu poblogi, oi 
dinasoedd eu hadeiladu, ei themlau eu cyfodi, ei meibion i ddyf- 
od yn nerlhol a galluog; fel y cyfodo hi yn deg fel y lleuad, yn 
ddysclaer fel yr haul, ac yu olnadwy fel llu banerog; a’r holl 
genedloedd a ofnant ac a ddychrynaut, ac a safan: o hirbell yn 
nydd ei hardderchogrwydd. 

Eithr y mae arnoch eisieu amynedd, fel y galloch, ar ol gwneu- 
thur ewyllys Duw, dderbyn yr addewid ; rbybydd na ddylai 
neb ei anghofio. Gall llawer o honoch gael treialon eubyd, fel y 
perffeithier eich ffydd, y cynnydder eich ymddiried, a'ch gwybod- 
aeth am alluoedd y nef yu cael ei hychnanegu: a hyn cyn y 
cymmero eich gwaredigaeth le. Os bydd i gwmwl ystorom ys- 
guoodros awyrgylch eich gyrfa yn y tir hwn, fel yn yr America; 
os bydd i gwpan chwerw dyoddefgurwcit. gael ei gynyg, ac i cbwi* 
thau gael eich goi fodi i’w yfed ; os gollyngir Satan yn rhydd i 
íyned i’ch plith, gydai holl alluoedd twyll-ddeniadol a chyfrwys; 
os cyfodir braich didosturi erlidigaeth yn eich erbyn ; — yna, yn yr 
awr hono., dyrchefwch eich penau a corfoleddwch eich bod yn cael 
eich ysiyried yn deilwug i ddyoddof folly gydag Iesu Grist, a phro- 


L'DGüRN SEION. 


10! 


phwydí seritaidd; a pwybyddwch fod lyaiinôr eicb gworedigaeth 
wedi agoshau. 

Anwyl frodyr a ohwiorydd, teirnlaf i’ch anuog mewn doll teim- 
ladwy. Ymgysurwch — na fyddwch ddigalon ; canys yn ddiau 
roae y dydd yn dyfod ar frys pan y sychir eich dagrau, pati y 
dyddatiir eich calonau, ac y cewch fwytn o íTrwyth eich Unfi.r, 
eistedd o dan eich fiìgys-bren eich httn, a than gysgod eich gwiu- 
ẁydden, heb eich allonyddu, ac ìieb adnabod na theimlo mwyach 
law "orrneR. Chwi « etifeddwch gyfoeth a brasder y tir, aur 
ao arian, maesydd a gwinilanoedd, da a defaid, tni a pbalasau ; 
eich meibion a dyfant niegys planigion enwog, a’ch merche<l 
megys conglfeini caboledig y deml, fel yr ymllrostiwch yn holl 
ogoniant y Cenedloedd. Ac i chwi yn ddiau y cyflawnir yr 
ysgrytbyr, “ Ceisiwch yu gyntaf deyrnas nefoedd a'i cbyfiawnder, 
a'r holl bethan byn a ychwanegir. ,, 

Byddwch yn onest a rhinweddol, ac anrhydeddus, byddwch 
addfwyn ac ise), yn ddewr agwrol; meithrinwcli snnlrwydd, a 
byddwch debyg i’r Arglwydd : daliwch wrth y gwirionedd trwy 
dân neu gleddyf, arteithiau neu farwolaeth ; ymddygwch %tì 
anrhydcddüs tuag at bob dyn.canys ein brodyr ydynt; rlian o 
deulu Duw, eithr yn anwybodus a dall, wedi anghofio eu Duw 
a’u cyfammodau ag ef yn nhragywyddoldeb. 

Yr wyf yn teimlo i roddi fy nghymmeradwyaetn mwyaf i Lyw- 
ŷddiaeth F. D. Richards, ar yr Ynysoeád Prydeinig ;mae ei ddull 
doetli a defnyddiol gydä’r wasg, yn teilyngn y ganmoliaeth uchel- 
af. Mae yr amrywiol gyhoeddiadau a ddygodd allan, ynghyd 
â’r argraffiad newydd a diwygiedig o’r Hymnau, a ddefnyddir 
gan y Saint, mewò ytíhwanegiad at hob gwaith arall o’i eiddo, yn 
dwyn tystiolaeth gywir o'i sel ddiflino a’i ysbryd anturiaethol. 
Mae yr ymdrech fawr a wnaeth gyda golwg ar ein cenadiaethao, 
wedi sicrhau iddo y diolchgarwch gwresocaf oddiwrthyra ni, ar y 
rhai y gosodir beichiati trymion a chyfrifoldeb y cenadiaethau 
hyny, eithr oddi wrth filoedd a depau o filoedd, gwaredigaeth y 
y rliai a gymmera le yn awr yn y máesydd helaeth a berthyna i n 
llafur tramor. Yn nhrefuiad y cynnadleddau, y rnne doethineb 
mawr wedi ei ddangos wrth ddewîs dynion da a ITyddlawn i lyw- 
yddu arnynt; dyniofi, y rhai a wnant yn dda, ynghyd â’r Saint 
yn gyffredinol, i dderbyn ei gyfarwyddiadau, fel trwy liyny yr 
ysgafnhaont ac y cynnorthwyont ef yn ei bryder a’i gyfrifoîdeb. 



102 


UDGORN SEIO*. 


mor boll og a fo yn bosibl. Mae fy hir adnnbyddiaeth o hono yn 
rhoddi i mi ymddiried manr yn ei ddoethineb, yn rhagoroldeb ei 
galon a’i feddwl, ei Iwyr-ymroddiad i wailh a gwaaanaeth yr Ar- 
j»lwydd, a’i flyddlondob yn ei acfyllfa ddyrchafedÌR. Mi a wn 
hefvd fi'd ei içynghorwyr yn ddvnion doeth, ac yn wyr Dow, ac 
fel y cyfryw yr wyf yn eu cymmeradwyo i aylw ac ymddiried y 
brodyr. 

Mewn perthvnas i lwyddiant y eenadiaethau hyny a gyramer. 
ais i arnaf, yr argoelion am yr amser dyfodol, a’r maesydd llafur 
a benodwyd i’r (çwahanol henuriaid, efallai y byddai yn ddy- 
munol gan y Sainl i glywed y pethau canlynol. fel y byddo i'w 
fTydd a’u gwoddiau ar eu rhan, gael eu cadw yn fywiog yn bar- 
haus. Tybir fud yr Henuriad Willia, yr hwn a benod&is i gym- 
meryd gofal o’r genadiaeth yn Calcutta, ynghylch cyrhaedd pen 
ei daith : mae yr Henuriad Findlay, diweddar lywydd cynuad- 
ledd Hull,ynawrar ei ITordd ar genadiaclh i Bombay. Mae 
yr Henuriad Obray, diweddar lywydd Sheernes, yr hwn a 
benodais i fyned i Malta, yn awr yn barod, ac i hwylio yn fuan 
tua’r ynys hono ; mae yr Henuriad Stenhouse yu llywyddu yn 
Switaerland; a’r Uenuriad Woodard yn Itaìy. Y mae cyfieith- 
«d I.lyfr Mormon i’r Italaeg ynghylch ei orphen, rhanau o hono 
ydynt yn nwylaw yr argraffydd, a chaiif ei wneyd yn barod i’w 
ddosparthu mewn oddeutu dau fis. 

Wedi gosod y cenadiaetliau nchod mewn gneilbrediad, yr wyf 
yn troi fy meddyliau tua’r maesydd Uafur pellenig wy( yn fwr- 
iadu gymmeryd yn fuan — cenadiaeth ag a olyna fy holl allnoedd, 
gan y cyrhaedda dros genedloedd, cy fandiroedd, ynysoedd, mor- 
oedd, amherodraethau— yn gofyn gwynebu yr Alpiau rhewllyd, 
gwres y poeth-gylch, peryglon dyfroedd dilwybr, y cholera, ac 
ofiechyd gwahanol hinsoddau, a’r damweiniau ar dir a môr a raid 
myned trwyddynt. I’m cynnorthwyo yn yr anluriaeth hon teim- 
lwvf yn fawr i alw ar Dduw Israel, ac am weddiau fy mrodyr am 
gymhortb. I wasnnaethu Duw y cyssegrais fy mywyd; mae fy 
oll wcdi ei osod ar allor aberth, fel yr anrhydeddwyf ef, y gwnel- 
wyf ei ewyllys yn gymmeradwy, ac y taenwyf egwyddorion bywyd 
yn mhlith plant dynion. Pan yr edrychaf ar yr amser a aeth 
heibio, ac nlrhain llaw Duw yn wyrthiol yn agor fy ffordd, a’m 
llwyddo yn mhob peth perthynol i’r cenadiaethau hyn tu hwnt 
-im djsgwyliadau mwyaf, teimlwyf yn wrolach atall i ymwtbio 


UDGORN SEION. 


103 


yn mlaen yn yr aroacr dyfodol ; yn wir palla iaith osod allan 
ddiolchgaru'ch fy nghalon am ei fendilhion. Bydded i’r Gor- 
uchaf fendithio y brodyr a’r Snint hyny a fuont yn haelionus 
tuag at v»aith Duw, raewn cyssylltiad â’r cenadiaethau hyn ; a 
phan mewn blynyddau i ddod, y clywant leisiau hyfryd mil- 
oedd, a degau o filoedd yn aeinio clodydd i’r Ooruchaf am oleuni 
dadguddiad, yna eu calonau a ymorfoleddont yn yr ymwybodol- 
rwydd dyraunol eu bod hwy wedi cymmeryd rhan yn y gwaith o 
ddwyn y waredigaeth ogoneddna hon oddiamgylch. 

Byddaf yu ymadael oddiyma i Switzerland, oddiyno i Itaiy, i 
Malta, i Bombay, ac oddiyno i Calcutta, a digon tebyg y cylcb- 
deiihiaf y byd,trwy ddyohwciyd adref, ar ol gorphen dyledswydd- 
au y cenadiaethau hyn, trwy San Francisco, Sau Diego, a’n 
sefydliadau newyddion trwy ddyffrynoedd California. 

A oes anghen i rai ddweyd pa mor ddwys y teimlaf ynghylch 
holl faterion fy nghenadiaethau fy hun ; er hyuy, uid yw hyn 
yn*fy rhwystro i fod yn bryderu9 ynghylch llwyddiant a ded- 
wyddwch y cynnadleddau lliosog o Saint ag y daethym yn adna- 
byddus o honynt er pan wyf yn llafurio yn yr Ynysoedd Pryd- 
einig ; ac i’r rhai hyny, a phawb ag ydynt yn rhwymyn yr 
Ysbryd, mi a fynwn danysgrido fy hun, yn y teiraladau gwres- 
ocaf, eu brawd yn y oyfammod tragywyddol. 


Y PECHOD MWYAF PAROD. 

Y pechod rawyaf parod i’m hamgylchynu yw 

Y bibell a’r dybaco— hwy’m poenant i yu fyw; 
Pan fyddaf fi yn gweithio yn ddyfal ar ryw awr, 
Meddyliaf am y bibell a’r ’baco drwg ei sawr ; 

Ac os na chaf y cyfryw er porthi fy mawr flys, 

Yn ofer bydd fy ngweithio, heb allu enuill chwys. 
Yn ddigllawn mi edrychaf ar bawb addaw i’r tŷ', 
Os na fydd gauddynt bibell er rhoddi chwiff i mi. 

Ar ol i mi ymborthi ar fwydydd blasus ìûwd, 

Ni fyddaf yn gysurus heb gael pibellaid lawn ; 

Ao yr.a decbreu chwiíBo nes Uanwo’r tŷ o fwg, 

A’r teulu oll yn peswch, a gwr y tỳ mewn gwg. 



UDGORN SEION 


101 

Ond nch, pa beth wy’n wnenthur 5 ai tori cyngnor Duw ? 
A roddodd ef ddadgnddiad m««* utpns fhaidd vw 2 
Do, dn — mi bendorfynaf i beidio bod yn (raeth ; 

Ffarwel, ’rwy'n roi i’r ’bato, a*i seigiau drewllyd Uaith. 
Tre-Sior . Tiiomas Harries. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cyngiior — Byddwch yn bwyllog wrth ddewis cyfaill, ac yn 
fwy pwyllog wrth ei newid; byddwch yn serchog tuag at bawb, 
ond yn gyfeillgar ag ychydig : na ddiystyrwch neb o berwydd ei 
dlodi, ac na wenieithwch i neb o herwjdd ei gyfoeth. 

Na chondemniwcb gyfaill yn ddiwrnndawiad, nac ychwaith 
heb hyshy8U iddo ei gyhuddwr a‘i drosedd. 

Cymmanfaoedd.— Cynnelir Cymmnnfa Chwarteroì Cynnad- 
ledd Sir Fynwy, yn Nhredegar, ar y 4vdd o lonaw r ; Morgnnwg 
Ddwyreiniol, yn Merthyr, ar yr 1 leg ; Morganwg Orllewinol, yn 
Abertawy, ar y ISíod ; Sir Gaeríyrddin, yn Llauelli, ar y 2->aiii ; 
SSr Aberteiû, ar y laf o Chwefror; Penfro Ogleddol, ar yr Sfed ; 
a Phenfro Ddehouol, ar y lAfed. 

Cyn nry'CD ioli ad CymRü. — C ynnrychioliad hanner blynydd- 
ol Cvmru, yn terfyuu yn Rhagfyr, 1851, sydd fel y canlyn : — 117 
o gangenau, 2 o archoffeiriaid, 629 o henuriaid, 300 o offeiriaid, 
27(i o athrawon, 204 o ddiaconiaid, 291 wedi eu tori allan, 37 
wedi marw, 5 wedi ymfudo, 595 wedi eu bedyddio. Y’ cyfaoBwm 
yw 5244. 


Taliadaü o Dach. 27 hyd Riiag. 11. — Sir Fynwy, £4; 
Morganwg Orllewinol, £4 4s 6c; Sir Gaeruarfon, £1 lOs; Sir 
Feirionydd, £3 ; Sir Ddinbych, £2; Dinas, 15s; Pontytypridd, 
£l 4s Llanfabon, Hs 6c ; Dowlais, £1 6s ; Rymni, £4 I3s 14c; 
Georgetown, 18s 9c ; Merthyr, £2 4s ; Ynysgou, 2s 9c ; Robert 
Evans, £1 18« 8^c. — Cyfanswm, £28 5s 4c. 

“J. .T., Victoria. > ’ — Wedi cyssodi eich cán chwi, gorfu i tii 
ei gadael alìan i’w gosod yu y rhifyn nesaf. 

Caiff Epistol y Llywydd F. D. Richards :it Sairit y 
Cvnnadleddau I’rydeinig ymddaugos yn y nesaf, gau na aliwu 
gàel lle iddo yn y rhifyn hwn. 

gj^f Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis , Pnnfcr, Johns Strect , Georgetoun , Mcrthyr 


j. UAVIS, AKC RAFFYDD, M EBT H T R T T UK 1 1,. 


UDGORN SEION. 

K EU 

&rmt j i ŵnínt. 


Rihf. 26.] RHAGFYR 27, I«ôl. [l’Hiá \g. 


EPISTOL AT Y SAINT A GYFANSODDANT Y CYN- 
NADLEDDAU PRYDEINIG. 

Anwyliaid y.n yr Arglwydd, — Mae yn awr agos i flwyddyn 
er paa gyflwynwyd Llywyddiaeth yr Eglwys yu yr Ynysoodd 
Prvdeinig i'm gofal. Wrth ymosod ar gyflawni ei dyledswyddau 
goruchel a sautaidd, adgoflid fi yn ddwys o’m hauallu fy hun, 
gau bwysfawredd cynnyddol gwaith yr Arglwydd, yr liwn oedd 
wedi dyfod mor eang a galluog, nes dwyn braidd bob dydd ryw 
beth newydd o bwys, ag a ofynai ddoethineb, nerth, a rhagddar- 
bodaeth yr Ysbryd Glân i’w gyfarwyddo a'i lywodraethu, feî ag i 
sicrhau Uwyddiant a bendith ar y cyfan. 

Yr oedd y dull effeilhiol yn ol pa un yr oedd y Cynnadleddau 
wedi eu rheoleiddio y pryd hwnw, ynghyd â’r drefn ddoeth a syl- 
weddol oedd wedi ei rhoddi i’w holl achosion gan fy rbagflaen- 
ydd, yr Henuriad Orson Pratt, wedi gwneyd y ddyledswydd yn 
yn llawer llai pwysig, a’r gobaitb o lwyddiant yn Uawer mwy 
sicr, uag yr ymddar.gosai fel arail ; ond gan nad yw llwyddiant 
yn yr Offeiriadaeth Santaidd, “ trwy nerlh, na thrwy allu, eithr 
trwy fy Ysbryd i.medd yr Atglwydd,” i'w enw Ef y byddo pob 
gogoniant, am y llwyddiant a roddodd i’w Eglwys yn y deyr- 
nas hon. 

Yn ystod y deuddeg inis diweddaf y raae ymdrech gyffredinol 
wedi cael ei gwneutbur gan yn agos yr holl gynnadleddau, r osod 
o flaen y hobl fynegiad o’n Ffydd Santaidd— athrawiaeth Eglwy. 
Crist. Mae y rhan fwyaf o'u dosparthwyr wedi bod yn cael 
Ilyfrau a thraethodau wrth y miloedd, nes y mae, rhwng y cwhl, 
rai cannoedd o filoedd o gopiau wedi eu gosod mewn cylchrediad 
26 [CYF. III. 



rocoBS' ftEin*. 


406 

t n myftg y bobl, trwy otToryooldrb cyimMthttsau trActbodau, ac 
ymdrecbiadau «wirfoddol y Saiut yn nmr\ wiol ddinaaordd, trrf- 
ydd, a phoûtretì y dcyraas. Nid oodd yn ddigou, na, nid ordd 
yn dangof m*| biiodol, ì gynnyg y cybooddiadau ar «rertli yu 
uuig yn eu gwabnnnl \ aturfey dd, nc yn ou caprli n’u nruaddau 
nt addoli, citbr ratynwyd ha \ut yn garedig i nuueddttu y bobl, n 
mcwu trcfn olynol, f»*| ag i g\ franu gwybodarih gyfTredino) o'u 
golygiadtiu i r c\fryw n cwyllytirnt wneyd i*w hunain y gym- 
mwyncn o’u darllen vn rbad. Mao yftbryd cyfTrcdÌDol o gydym> 
irain we*li ri ddungoa yn mhlith y awyddogion a'r aelodau, i 
hyahyau i’r bobl uui y geuadwri nefol a draddodwyd pan rngyl i 
ddyninn, hyd uea y cnan r|iai, m» na >ciiw M iiegant nifrr ueilirltiol 
at yr Eglw ya mewn yapaid peoodol o am\rr, yn teimlo yn an- 
índdlawn o herwydd mrthu rytìawni y da«g a nsodasant nraynt 
• u hunain. Mae ymdrochiftilau c\ tlrotinol yr Kg!wya, ynghyd 
.» r arllwy»iadau niyoycb, ac weithiau helneth, a ddy ry y waftg. o 
bluid oc yn erbfn y Gwirionrdd, wrdi bod â'u tuoddittd yn fawr i 
daenu adn>ibvddiaelh n honnm yn rohlith doAparth n bobl, eg 
oedd hrd vn hyn allan n pvrhardd y SainL Yn wir, tnno y 
cariud waith hwn wedi H g«ru» \n inÌBtu mor hrlaetb, fel y 
pailwn dd\ aedyd, ]•<• buastt* pobl \ gonodl faar lion yn bnunor 
nior awyddos i wybod ewyllya a b» riad v Jehofah maŵr n brrth- 
yna» iddynt, n? yd\nt i gaae?u cy fo»‘tb darfodedip y bvd bwn, y 
hun«ni pnb trigfun yn y Heymrta tîyfunol, o haias ri Mawrhydi 
i lawr hyd at Hiincdd n dciliad i»eluf, yn d itdseinio gvda diolcii* 
gHrwch uc hale.iHÌii i Dduw a*r U« n aiu faddeuaut »*’u pechodau, 
dawn u gallu yr Yftbryd Glán, gneinidogaeth nngylìon, a Rrf- 
ydliad Teyni«ft Dduw draihrfn ar y ddaear ain y waith ddi- 
weddaf. 

Nid yw yfndiechiudau yr Kglw\n, \n gynnwysiHÎig uiewn Uafur 
dewrwych gweiuidogneth ueithgar ac eíMthiid, na'r byd, wedi 
bo«l yn nnffrwythlawn . y trat: r.mryw tìlnedd wedi c> ffcftu y 
ffydd, hc ardystio y eyfryw trwy fyned i waerrd i ddyfroedd 
bedydd er maddeuant o'u pechodau, yn ystod y llwyddyn bre- 
aennol. 

Diau inai gorchwyl gngoneddus yw ennill eneidiau i wybodaeth 
n Dduw, ttc v mae’r b« n s\dd yu gwnputbur hyn yn ddorth ; 
eithr V mae vn weitbrcl llawer mwv ardderchng n doeth i lywod- 
raethu yn dda, nag i fuddugnliaethu. Mae llawer o ddynion 
gallung y dÜHear wedi dylod \u enwog iuei»ii buddugoüaeth ; 
ond o herwydd iJdyiî*. f* , thu rhoddi cyfreithiuu haelionus a da i*r 
(leiliaid a eunilhiMint, y fath ag n glymai eu » alonau « rth eu 
concwerwyr, ac a greai ddioìchparwch ynddynt tnag eu gwan*d- 
wvr, iuho y gallu a pH wsan! mor nnuheilwng wcdi myned heibìo 
tr\vv fradwrÌHOth u ffoedigoeth, iic v inaent hwythnu mor enwog 
fel llywodraethwyr aunoeth, ag oeddynt fel buddugoliaethwyr 
galluog : felly y mae hefyd yn Nbeyrnus Dduw, v rbai a droutit 
lawer at gyfiawnder a ddy sclaeriant fel sêr yn dragy wydd ; eitlir 
yr hwn a lywodraetha yn dda, a ystyrir yn deilwng o anrhydedd 


■ 


407 


ii m hnwdu lii.cth, yr hwn a’n 
dinfoi o i«ì ni i fu du *li Ihu trwy gleddyf vr Yabryd, wedî ein 
diwalln » «hyfrrii . ihu n rh- •• l:tu Hywndraeth, pur a pherffaith; 
«c h rh d 1 1 í • > u :i hfn litliinn, i iryfratiu i’rcyf'ryw a gymmerant y 
ll«r o ff\.M ' • n . ! Ni.u-ut vn cael eu rhyddhau ar unwaith 


. c yn cael sîcrwydd, 

oa pai i yn tTyd i iwn hj I y éiwedd, yraehnbif hẅynt oddi> 
frl i; ■ aift j rodd werthfawr hon, teimlunt 

ymlynÌHii annesgrifiadwy ac anaragyfTredadwy wrth y rhai a’í 
rhoddnAaut iddynt. 

Yn i fynedol wedí bod yn un o ym- 

dreeh mawr. .» Hwyddlant cvffredinoi er ennill eneidiaú i’r 
K«lwys. gadewch i mi alw eich 6ylw at y pwnc o lywodraeth 
Eglwyaig. 

mr fawr wedi bod nm BeíiuHiMd i fyned â’r 

l*fenevl i 1 î.l n.-w •••Minn, ac \ inae ymdrechiadHii yr Eglwys 

«tcmIÌ bod "i ft phwerua er ychwanegí at ett rhif, nes 

y mau dyledawyd lau yr offeiriaid, yr Athrawoo, a’r Diaconiaid, 
gweioidogit n tmfy 1 >g yr Eglwya, i raddao wédi eu hesgeuluso. 
Tra raae aelodau wedi eo hychwaiiegi wtth y miloedd, mae yr 
Eilw vs ei lum we.ii hod yn »ì liffygiol yn yr addysg ffyddlawn ac 
hwnw roewn dvladswvddaa beunyddiol ac ymarferol, yr 


bfto \ r oodd eyfreiihna ras ordînlmdfta yr eglwys wedi ei am- 
eana. I írlf ftm hyn yn benaf, trwy y ffaith fod y 

galwadnu lHoo >g am Hetmriftid wedi tueddu i ordeinio ©ffeiriaid 
ffyddlawn i 1 ' swv Id hono. Mae yr Athraw ffyddlawn wedi ei 
hafu i swyd I Offeirîftd ; fte y mae'r Diacon a werth/awrogai 
ei alwedieaetb, wodi ei ordeinio yn Atbraw * ac felly y mae y 
sw yddogiot, s<*fvd!og vn yr Eglwyft, y prif gynnorthwyau mewn 
Ih wo.lraeth, w.*di u gwneuthnr mor gyfnewidio , nes y maent i 
radiiau wodi mvned yn aneffeithiol yn eu galwedigaetliao i,yr hyn 
«vdd wedi hod vn achos iddynt gael eu diystyru mewu llawer o 


am pHbe‘h , lẅ'dvben .vmdd.ngo.Udnl pob dyn *rth ymuno ag 
Eclwvs Cr'ist» ' Ai nid er oiwyn iw pecbodau g«el eu golcb 

Ä íi 'ÄÄ'Ä 

>'"■ b.nigylcbyno ; fel V S*! loBt y"/ puro »’« perffeithio oddi- 

chrediniaeth o’r Gntrionedd. aael «“ P“™ , p dvma yw ,, r if 

wrib eu hnll hecbodau ^’JV.‘ ac v m ae'r‘nefoedd wedi 

ddvben aelodiaeth y n Eglwjs ’ • se f V cUu y swyddi o 

daíparu yn dra effeithiol Ryfarbyn * »>"■ se,y “ 3 
Offeiriad, Athraw, a Diacon, yn \t » % ' esbonio, cynghori, 

Dyledswydd yr â iỳ pob 

a bedyddio, a gweinjddu y - ddirgel, a gofalu am 

aelod, a'n cynghori i wedd.o ar lafar ac yn aa g 
bob dyledswyddau teuluaidd. , va wae 

Dyledswydd y dysgawdwr yw gwyl.o dtos yt e B J 



TDOOft* BBIO*. 


*ffS 

udo!, o boé nll hwynl, a’ i Mftbft v • gwoleU nm<l om ëitr 
tlrfgioni yn yr Kglw\rt,— Uim rmlrUwcli luag al eu gilyUU~dim 
UyweJyU rclwyJU, «throUi, na Ueftiru yn dUrwg; • gwrlcÌ fod yr 
Kj,'Uyiyn cyû gyfarfoU yn fynych, oc hefyU gwolcnl foU yr holl 
ndoUou yn gwncyd cu üyloU««yUd. 

Mie y Piocon i gynnorthwyo y Dycgiwdwr yn ol Ac*/i UUyîod 
•wyddnu, o% hydd acho* yn gofyu. 

Uwy u«U nll welrU nr uti ol»g, o% rytí.iwnir y UyleJiwyUdmu 
hyn yn one«t n (TvUUIown, o Unn UUylanwaU ir V»! ryd tíiin, y 
hyUU yn nuinhoaihl I b**«'huU loihu yn yr K<«w%o Ueb gaol oi 
weleU. IV nu byUUoi fclîy, biuui Mjlwya Cr»«t yn nuaih«*r|]aith, 
•c nie cyflownni d«Utwn ma»r n «mnteiUU JachAw4wrltelb.fr 
rowyn pn un ci MfyUlwyU. H«»n yw y >«*fvUli«'l SoutoiUU b«o«, 
n'r rhoi hyn yw rhoi o*r »wydUI o’r galwedignrtlmu •ontoiUU o. 
honodwyUgou Ddu« I g%iiu««rlhwyo Uyn i ymUUio»g oddiwrth ci 
bechoUnu, nc \uiwing«i A chyóawnUcr Críal; n r hwn tyUU yn 
myneU I m»*wu trwy ínlr lil o giuuwliotl üwilow, ot no throtedÛn, 
eitlir o eryt yn athrawi«cthou o«* orüiohnUou yr Kg!wy« t n gâiíl 
UUowti a gnilu yr Yobry«l GIÀu i » ganlvu. O roUU wyufydtUig 
y nefoeUU i U«lyn ' tnor onnlmbyg i’r nrfyUIiodou olìach, Ueftg to 
onolluog o eidtlo di nion, y rhoì » geueUlwyU tnewu ouwy bodneth, 
o UUygwyU ollan mcwn ffolincb, ac a Jeilbrinwyd gon UdichtU 
nffeiríodiil, a'r rhai o ftiout eueidiou dyniou i g«UieUigaeth, yn eu 
fforUU UUewitol tti huu. 

NiU y w Kglwyo Cri»t yu lo i wyr o gwropcIU oy'o chwennych 
ymorfer drygioui «lan gochl crefyUU ; ip »• ihal wedi treio hyny, 
eithr mao en pcchoU.ni weUi cocl gof«ic! ynUUynt, o hwy o fwriwyU 
nllan oUUiwrthym. fol yr ndu«byUUtU naU oeUUynt o honoin ni. 
Kithr v mao yn le i'rcyfryw a UUymunnnt UUyfrU i'r goleuui, fd 
y ceryUJor eu gwcithrtilocJd, oc fel y rhoUiotit yn y gnteuni oc 
nophrchont; yn mha le y gnllant, o» yUynt \n claf, gocl t*u 
biacliAu; «c os byddnnt yu c tel eu lctntio o'u proû. y gnlUutUüer* 
hyn goir o gefnogaeth gio eu Hnthrawon, er eu gttllungi i orch 
fygu ; os hyitUont tn Urist, y goltnut gnel eu cyouro; os cyío 1 
iornant, y goüant gael eu dysge, o dyfoU i ddenl tn rineth ; ac ns 
peclin rhywrai vn onwyboUol, y gnlUnl gyffrsu, gadn**! eu bni, n 
chnel trugoreilû ; eithr «*» na cUifarhnut am hyn y, hwy a fwrir, 
nllau, fel na halogor yr Eglwys A*u ffyrUU Urygiouus ; ac oa bydU 
rlirwun yn um ldi/ad nc anghenus, • i nuglienloti a hy ftbynir ac n 
ddiwallir; — fel y cyd roJio vr nelotlnu trwy gymhorth eu Hoffeir» 
iiiiU, eu Ilathrttwon, a'u DioconiniU, yn holl ordinhaUau yr 
Kglwys, megvs ciifeUUi'Ui y gru-» o fywyd, gan UUwyn beichiou 
eu giiyUU, ac l&lly gyffawuiy gyfrnith Uüwytol. 

Gun weled, vnte, foU hywyd, iechyU, a sefyUlogrwyJd, grym 
Uftder, n phunUb yr Lglwys i raUUau mawr. vn Ueilliaw oUdiwrih 
gyHawDÌitd ffydUlnwn «iyieùswyddau y iwyddftu hyn, filhr yn. 
ueillduol dUyleUswydd yr Athraw ; y tuoe o'r pwys tuwynf i’r 
swyUUogiau hyn fod yn dUynion gostyngedig o ffyUilluwn, y n lia«i\ 
vr \sbrydGlùn u gucilluedoeUd üu ; yu ddyoion protiodul yu 


CDGORN SEION. 


409 


«f:wTboü»eth a gtllu Duw; dynion ag sydd yn barod i ddysgu 
irwy eu b< siampl, yn gystal â thrwy air, orthrymedig feibion 
dynion, pa íodj y gailant woitliio all;m eu hiachawdwriaeth, a 
gorchfrgu y drygau ag i»ydd yn y byd. 

Cyfarwyddir Llywyddion y Cangenau a’r Cynnadleddau, acyn 
neltlduol y brodyr Americauaidd, i dalu sylw i’r pwnc hwn; 
dewis.-r dvnion da a flyddlawn o blith y Cangenau, dynion o 
gymmcriad da, O ymddjglld leilwng i'w dilyn, y cylryw a lywod- 
racthnnt \ n dda yn cu Ui eu hunain, dynion o brofiad yn ngwaith 
Duw.dyniono feddyliau diysgog ; os byddaut yn ddynion ced- 
ramiH, ac yn rhieni, goreu oll, fol y dysgont ac yr anrhydedder 
h«vnt mrgy% t.idau, fel y byddo i’w presennoldeb a’u cynghorion 
«'imiU parch yn Lglwys Dduw ; ac os hydd y personau mwyaf 
addns i uytlawui y dyledswyddau pwysig hyn yn flenuriaid, nid 
ooa gwahania«*th, neillduer hwy at y ddyledswydd uwch a phwys- 
icarh o hyflbrddi v Saint. 


Ntd J w j n g Ijpi ond ycliydig brofiad yn y gwaith, mewn cym- 
han | gothu hc amddiffyn egwyddorípn cyntaf vr Efengyl 

m Uwj : .lannus gerbron y bjd; SÜbrÌ fod yn weiuidog galluog 
i w . ;n\ |q | r a ofyna ddyn yn fedrus yn holl eiriau y 

bywyd, vn llawn ffydd, ac ysbryd y dadguddiad. 

\ i ddlj >ti ro i un djn v awydd lion, eithr bydded i’r hwn sydd 
yn ddorth «nrbjdeddll fi ' aiwcdigaeth, ac ychwanegu urddas ati, 
Dgyl yn cael ei phregethu gyda diwydrwydd 1 
ìd o anghredinwyr, y caffo y Saint eu cyfran o 
!\V\ 1 VD«I br>d. 

1 1 brophwyd, Fy mhobl a ddyfethir o eisieu 

cwTbodHct:,. ' V wrbodutb o Dduw ac o’i Fab ef Iesu Grist yw 
Bwwwd TmgwwyddoU Am byny, bydded i’r rhai a gofleidiant y 
ffvdd gael en dysgn yn dda a gwâríoneddol yn y wybodaetlr o 
bob amser roddi rlieswra am y gobaith s } dd 
v„ddvn«, ac adJuruo eu proffes â by.yd ac ymarwedd.ad , 
ilihuir y rfuU hau pvda’r ffyddloudeb a r byw.ogr^a a of, na 
iachawdwriaelh eneidiau, yna pau ymgasg o eymyla tnadfydiy n 
llu oddiamarlch y Saint, yn lte myned at y capan rn« 
foddi eu L’ofidiau, fel V gnna v drygionus, hwy a ant i w tìptiM 

£»ùç;a5i!SSsî5£aŵ' 

ŴÄÄjUÿ-Ä 

fwv gogotieddus } n eu ? . . *^^ V sir i’r «'oleu ac 

dd'vdd ar bawh oddiamgylch iddynt drygjon 8 f f dtUo ], a 

a ädawir ; a pha beth bvn.g a . a/pertbynas’ â 

roddir iddynt. Byddant yn fe bodoliaeth vn eu mysg. 

hwynt, a’r gencdl a fendithir o eg ^ . ddy ' nion gvva el a 

MaeyrYsbryd yn eglur dia 8 y eu J gn . aha „ u oddiwrth yr 
Uygredig ag sydd wedi_eael, g erei]] v ' r hai, yn debyg ìddyut 
I’.glwys, aui eu drygiom, gynby anghyfiawnder, ac a lefar- 

twy eu liunain, a ymbleserant mewn angnjn 



•110 


IDOOJI* tEIOJf. 


■ nl gel-ydd, m«*a rbilh ..nicia,l r . 5 d4 ;o rrbrn r gwiHoendd 
M/n .rbyny MM; . chAnt .llu..nrr Sid5KÍ. 

I* 1 U ‘*y l !^ J,u *’ * J, ° l U«»*ro^lU rrnjiiii, y r h.i^H 
fcJd.nl dyMiolMlb Ir.o o u meoo. Arbo.. n i h .í»d . l.oer «.i- 

r,bro y *'«■*-*>*. »<•*'«*•* ^ «ut 

,r **“• ® r ®»J» «jíodl «flidig.nl. «n «u 
h«Al’°’ : 1 ‘ r *“* w - ,JJer 7 *»«in«id o’r llcsg o’ r hrr.tdd*ir« y 

SÜK -.Ä - * ° ,,cî ' ,da 7 ti " ,,,uocJJ ' •* î- W 

' i. it.vnnn.il, 1 g bnd onghrnrli.id i*r poih.o hro fod, brdded fr 
hrnuri.i.1 lly.yddol ir.r y C’yuofcll«ld.u drcfnu g.oh.ooi 
S*5/ r ° < * rtrt » <l »* lh Som.idd »n rr hoU ordinh.J.u o rdyl- 
-ÿd„.W, M n“' r Kgl.i., f«| jr brdd. i’r”hoU coií. 
i.«h «y J '* vn “» 11 » ‘ *T* gr-jrUu, incr bob rrmm.l cynn.l' 
, ***h' r " °* T ncrthol *rilhr«ii.d rn mc.ur pob rban, un.uihur 

» J ® il »' la rt *>»n m««n c.riod:” rn. bi • 
gjrnnrdd. I Ori.l, «i pb«n brnloi, Irwr ddoni.u . gwein,d<’i»»cth.u 
jr Utwrd Uiàn; brb y rhoi hrn, ui.. «i D h«di w.uh to oí«r 
f 5 j** ll, ? J ■“ »««*»*y r yn .wr rn f.wro bob p.rlh, me rn 
í chJZÌ d ’? "T ™* T ’ *“ h ' n - r **<“•■* * ddrnion ITrddl.wn 
hvÌ7. R *:í PB K ** ‘ r w ®*nidogo«ih, «ithr oid rn gtnt n.« r 
yddoul W,di rn parnloi I dderhreu .r «u gwntth, g.u gofio o brj 

J rhl *h rrnJ ‘ g ' J ’ K » rt,JJ »yd g.n ein Hioeimwdwr l'r prophwrd 
Jowph, h r , — m.l dim onJ y “erfrrw «g .rdd g.ndd^ffrdJ 1 

Ç“,’* f n b *7i* d ~* dJ - v “ un * m ,wrw * "»®»n cu crrmtuu 1 
\ U h b ‘i I* “’j." Cl " ,r ’ N “ ívJdcJ l ' r °‘f®i*i» J «®l*i ..nl.idd 
g.«l ei rh.H*di rn ddiw.h.ni.cih, n«u rn anobeUwng, eithr def. 
nrddior hi I r dyb.0 m..r . ..«Uidd ci bwri.dwyd_„ c h.wdwr 
.«lb rneidl.il .nf.rwol, Fel rhwi grtradinol, v rh.l ,.wr.f 

.nrohrofi.Jol . Jdefhrddi.nl «u Ulent.n oreu w,j|, bregeihu vr 
Hfeng; 1 ,r bvd; tr. y drl.i y rh.i .rdd âu drled.wydd 
q ' ,Ìa " Kf**y«) o’n ««frtw o ,wv/crf W or. 

Ì T,P ,ia '" Kolwr *-” *<«* y J TOÌon mwv.fprofi.dni. 

doeih, ■ ..nl.idd rn oieh piiih. * o«un,, 

LLywrDoio. . l)orrA»Ti,wr. ,v Crnn*llcdd.u •> C.ngen.n 
g.m.it.ini I nn «ii h.dgoff. fod ru hrindrechion m.wr i lcdeeou 
yr i-.lcngyl vu rohlilh y bobl, roewn ll.wer .rogrlchi.d, w«Ji 

* h'* ‘•‘! ,n,JI " 1 ' 1 " 1 ‘ JJ y*® J i' 1 » m.nr IV .wrd’dfo b«n am r 

cyboeddi.d.u ■ g.w.am, OC oddicilhr i ni garl’ein ulu rn gvf. 
Wm<V' h, oyd.l r.iil i ni gwtogi rin cool iddvnL 

M.e r «wn, JdyleJion eydJ yn wfyli’.il.n i’r .wrddf. hon 
yn breoenno), Tn f.wr i.wn — ,«. y„ .nfrrlhol, i grf.iéb v hutnr-. 
awn.wn; .cM.irg.n y lly.yddlon i ed,vch fod , CWrodeiih- 
...u rraethod.u mç «ydd yn ddyledu. i’w doep.rlh.rr «rô Irfrau, 
Ir.olhod.U’ ÄC . i ratlo «m y cyfryw, o. yn bodbl, eyn dechrru r 
llwyddyn newr.lj, Hrfyd, bydded i’r C.ncen.u, vr un modd.’i 

^ '7” SUr * " vJd t ' I,ndjTnt * r *»». y»« g.H T Curgecuu 
» r cymdrilh.Mu w.rrdu eu íh.r. «’u Ir.rlhod.u fcl T dewÌMnl. 
‘ r *y ®“ B"«rihu, rboiou bcnibyg, neu cu rboi yn rbnd,. g.llwn 



CDOORS SEIOX. 


4H 


T . ' i mi djledion Vr argrsffjd'd 

tt! ‘, ; ' M ' • liyddc d i'r pethmi hyn gael eich s-ylw buan a 

ruf.lii., f, !r.„ • . I.iu nu'r Slars 11 ddanfnnasnm allan 

, r ' ' ; - Ẅci, neu ddytedion, eithr 

y (1 ttrnlH M M I 

1 h< thu ' M hymdrechíon yn 
harlír\ u .i t " mì»\ ddybeuion haelionus, ar delerau o 

R " ^ ^ ' • ! '• ' • 1 wol, k dylai ddyfod yn awryn uchel- 

■ ibl, i «,'lirio ymaith 
i hyi ar fiurdd eu 

ll*i >Mi 4 it, 1 ^ ut y ílwyddyn newydd mewn cyíiwr 

idDttydda) a dlwrgiodig. 

NW y s ’ nl v > .i * ! . ■ toedd Prydeinig, wedi dadseinio 

wi "1 i r tJ M h-.no n oeth i fyny "’r 'IYmple Block, yn Ninas y 
l. > i» II-l n l*nwr, yn tbrill diweildaf, mewn atebiad i’r cwestiwn, 
" V o*wn m «DEILAD' Gelwir arnom yn fuan i ateb 

7 CDeetiwn hwn. Byddêd i nl orphen â’r raaterion bychain hyn, 
í«*l v by.Mwn yn gwbl barod i wneM/At/r, yn gystal â dyicedyd 
• ihs Dy*it«Tlia yr Arglwyd.l i’w bobl ddwyn eu degymau a’u 
hoffrytnau i'w iMurdỳ ef, o bob rhun o’r ddaear, lle bynag y 
byddont, cam i bvu yw cyfrailh y Deyrnas Nefol,ac nis gall neb 
fsn.-I i BetD ■ yfi.iwnder o I’yuyd Trag ywyddol, öddieithr 
iddynt gadw y g -r nyiuyn santaidd hwn,mewn cyssylltiad â phob 
rhai 


Mlt’l Iwrth y r L:'n< yn y Gorllewin yn llawn 

dyddordeb Mae y r ••gni « ddangoair yn eo holl symudiádae yn 
na btb ••! fath, I ael ddiflinoy Setnl a'r Hennriaîà urth 

g v bôeddl mytg y genedl hon a eheoecHoẅJd ereîll. 

YmddengsT f*-J hcmíith Rhagluniaeth haelionus yn gorphwys 
arnvut, ac vn « • r • «iii eu llafur ì llwyddiant auarferol. Mae eu 
ciiydau vn i!MTr>'ün rn dda. Mae eu hinsawdd yn neillauol 0 
. mae lUwer ag oedd yn fethiedigmewn nerth corfforoi, 
vn awr to ndoewyddtt mewii nerth,ytt gofforol ac ysbrydol. Y 
inaent w- '• j ■* »d y MwyJdyn bon i ranau pell- 

• o r wfwd tttlttl booo, • flbirfio aefydliadau newrddion er dwyn 
allnn g\ | . ?B fwnàwl ac yn Iysieuawl; mae 

darnan belttelh o dlr wedl ett luichlesu, a*u gwneyd yn ffrwythlon. 
Y mao nob math o dalent a galwedigaeth yn cael eu galw i we.th- 
Ittflfü yso yn y modd goreu i ddwyn yn mlaen lwyclh- 

iant ejmnyd'dol ceuedì leuanc, nndeb yr hon sydd yn cau allan 
fflttithlo, tto oobolgâis sr bon yw âdeiladu a sefydlu Seion. 
Mewn ottnlyoittd i weftbred o eiddo y Congrees, ý maent wttẁMi 
rheoleiJdio vn DiriOL-aeih l'tah, ac vn meddu gaJ 1 » Uywodraŵhol 
• b.rnol. Mae lMln r.Rludiad misol o-edi ei sefydlu o Ddinas y 
Í.Ivn Halen i’r Taleithau, nc i San Francisco, ar oror y Mor 
Tml. Ifue llythyr-glodîad hefyd -edi ei aefydín o u 
i brif-drcfi amrv<r o’r «» vddi V» y Dinoga- e h M.e Tỳ M» 

iolarw.ilh vii adeiladu; ac y mae r Brif-Athrula j n :ael 
chyfodi vn gy'flsm. Mae y Degau a-thrugam yu adeiladu «uu 



412 


fDGORN tSION. 


àỳ — neuAild celfvdd?(l. Vn oUf »c rn benaf, y nie parotoiâdjiu 
hclacth vn cael cu gwncuihur cr «<MUdu Tcml Brddcrchog i'r 
ttoruchaf l)«iuw, yn mhi un y bjdd i ordinhadau bywyd tragyw- 
yddol gaol cu gwoinyddu i‘r cyliawu. 

Mmc tcimlud cyfeillgar yn bodoü yn y Talcithiau tuag ât y 
Soint, yr hwu a ddaugoawyd yn ddiwcddar irwy y gwrthbrofiad 
buan ac cffeithioi a roddwyd i grhuddiaUu collibua yn crbyn y 
IJywydd B ligham Young, yn ci awydd lywodracthol. Goood- 
wyd y cyhuddia«lau hyu ar droed, yn ol fcl y doaUwn ni, gan ryw 
ddihyryn dicgwyddur, yr hwn, am gyunyg ymarfcr ct gynlloniau 
drygiunua, w ddedfrtdwyd I dy mtnor o waith cal**d ar y gwctlh- 
iau cyhocddua. Nid oea gan y Saiut gydyrodcimUd tuag at 
gyiumonadau o*r fath, usae hodJwch cu cartref leordd wcdi ci 
ntlouyddu yn hir gan cu by«p«iliadau ; ac y mae yn gyfnod 
ogoneddua i’r Hglwya eu bod «edi cyrhaedd acfyllfa ag y gall 
goapi troacddwyr trwy y gyfraith wUdol, yn gyaUl ag aclodau 
afroulua trwy cagymundod. Ac nid yw yn Uai tcllwng o aylw, 
pan y mae cymiucriadau ein llywodra«th wyr yn cael cu gwarth- 
ruddo gan y falh ddihyrod, mown papyrau cyhoeddua, fod y fath 
ddyniou uchclfrydig ac anrhydcddua, fcl T. V.. h'anc, Y»w., i'w 
cael yn bar«>d i drciglo yn eu ho'. y lònau roynyddig, a gadacl i r 
diuiu< iJm vdd a gafoJd gam, amlygu ci hun. 

Y n y Talcithiau Dwyrciniol, mae y Saint yn ychydig iawn ; 
nuo v rhai a uronant yno ello mcg>a llufliad grawiiwin ar ol 
l'w cyuaiiaf ddurfod ; ac ofnir mai braidd y diangnnt farncdig- 
aotliau l>uw. Ni ddyl.ti Saint o Lloegr ymfudo i’r Taleilhiau 
Uwyroiniol, oddioithr cu bod yn cael cu gorfodi trwy yr ang. 
henrhcidmydd iu«ryaf anhehgorol. Alac y rhai sydd yn trigo 
yn St. Louia, ac ar y cyflìntau, yn gwncyd yr ymdrcchiadau 
mwyitf cgniol i fyned ymaith i’r Dyffryn y gwauwyn dyfodol. 

Mac y tlwyddyn brcacnuol wcdi bod yn un o heddwch a 
Uwyddiant anarûrol i'r gcncdl hon ; dichon nad y w Trydain, cr 
pan y mao yn genedl, wcdi mwynhau ar unwaith y falli rydJid, 
heddwch, a llwyddiaut cyflrcdinol, y n cu holl achotion, ynghyd 
»'r fath ewylWs da cytTriHlibol oddiwrlh yr lioll deulu ccnedl- 
Ncthol ag aydd yn prc&wylio ein dai'ir, ag a gafodd yn ystod y 
llwydJyn sydd ar dcrfynu ; ac yn lled gyffclyb y gcllir dywcdyd 
nin UaÌeilhiau Gorllewinol Ewrop ; yn wir, ymddcugyt y byd 
inegya pe byddai wedi rhoi heihio eâ ciynÌA* > th arfcrol — cr dyfod i 
fyny i Ì»rif ddina» liubilon, i uddoli wrth grcirfa dyfaia ddynol yn 
y Deml RisiulaiJJ. Mcgys y claf yn y ddarfojigacth, mac y 
tculu dynol yn cael tyminorau o esmwythJra oddiwrih boenau 
dirdy (ìiadol, ac y tn *e edrychwyr yn cuel ou twyllo gan lonydd- 
wch yinddangosiaôol, i obcithio ain wellhad, tra mae’r clefyd yu 
ddysiaw yn cyinmeryd gofacl ga.lnrnach yn y bywydolion, ac 
tn»*wn tnoincut annyagwyliadwv y mae yinddattodiad prysur yn 
dechreu. Mae Duw wedi arfuethu darfodcdijfacth nr vr holl 
d«lueur, u thrwy d^wnlliiaJ gwacd y prophwvdi a'r apostolion, 
Juscph, llyruin, l>»vid,ac creill, inae y ddarfoJedigaelh bouu 



IDGORN' sriON. 


413 


wetii TiniíaolyJ yn gftdArn. Yn y»íod yr amsor heddjchlnwn 
h«n, nifto Ap«k(olii>u yr Eglwyt nodi guneyd yindrtchiadnu 
duwiolfrydig i hetaclhu (eyruA» cin brudigcdig Warcdwr. Mio 
y coí-ly fr dwyfol hwnw a gynnwyit gtfflatcnder yr Eftiigỳl 
— Llir» Moamow — «edi ei gylioeddi incwu rliAU, ac yn gyfau, 
inowii pumpo «aliauol i< ilhocdd Kw rop,»of y Duiutcg, yr ltalaeg, 
y Ffreugacg, y 1» \ mracg, a’r Hlluir naeg. Mae \r “ Alhrawiaclh 
a Chyfaiuiuodau** y n uwr mrwu cyh hrcdiad yu y Oymraeg ; «c 
wcdi ei gyliciiou ir Dauarg, yn bnr»d i'r wa»g. Y rhai hyn, yn 
nghyd À cyhocddiwdau nnaol sydd ymlyfod aiian yn l’aii», C'opcn- 
hageii, a liamburg, yughyd ag Lik.uk> Shion, yr hwu a 
gyhooddir yn Nghyinru, a ** .Mii.runíal Slir" rin hunain o dair 
luil ar hug'iiu bob pylhrfuo*, a gy faunoddaul r< i o neilldnolion 
mwyaf eiu hachoa »untaidd, y rhai a adduwanl grnnydd mwy ei 
laini I deynia» Dduw, u t gwawr ogoiiiaul i r murwynion sydd yn 
dy wyll arnyut, y ihai a gyagaut yu tuhiilh y ccucdloedd hyny, 
a*r rhai a barchant cllo y cofTada liaelh am ISÔI, fcl cyfuod 
hynod y ii hauc» (Joruchwy li.irlh Cytlawudrr yr Amieroedd. 

Y faih argooliou gogoucddua »ydd o Hucu y Saitil : mac 
bcullefau y uitfdelwyr yn ngwiuUan yr Arglwydd eisoes yn cyr- 
haedd ein clusliau o bedwar bau y by J, yn gaJw am ilcuuriaid, 
llyfrau, &c., drosedd i w eynuorlhwyo. 

O cliwi Sainl y (Joruchal, dyrchtfíwch cicli pcnau a gorfoledd- 
woh ; Irwyüdoch cbwi y bwriada yr Argiwydd ddwyu oddiani- 
gyich ci WtfitbitfJ, ic, ei weiihrcd ddyeiihr, yn ngoiwg yr holl 
gencdlotfdd : cr carl o houoch eich darostwng yn breseuuol, chw i 
a ddyrchetìr ello ; ac er cich bod yn driai yn »«r, chwi u wneir i 
orfoieddu bylh uiown tiaitywyddoî bwys gugoniant, vr hwn y mae 
dyoddctiitdau y b\w\d hwn yn weithio aliitii i ciiwi, os parhewch 
hyd y diwedd yn mhurdeb eich calnnau. Kr bod o hunoch yn 
dlawd fel yr Iacbaw«iwr, etio fel ynlau yr ydych yn cyfoeihogi 
lUweroedd; ac er ei< h bod yn anllythyreuog, V niae genych 
W\ bodaeüi o Dduw, yr hon yw Iìywyd 'i'ragyuyddol. Kr eich 
bod y n ddiffygiol uitfw n pcihau daearol, etio yr ydych yn galiu 
cyíluwni gorchcslion rhyfeddol pan yn cyd -yiudrechu, }>a uu 
bynag ai yn mhregethiad yr Efeogy 1, ueu luewti ymgasglu yn 
nghyd ac adeiladu dinasoedd a Tliemlnu ; a hyn oblegid fod 
Ysbryd a doethineb y Jehofa genych, \r hyn sydd yu wtll ná 
iierlh, neu arfuu rhyfel. 

Bum yn gobcithio caid rhywbeth i hysbysn i chwi yr amser 
hwn yngliylch ymfudo irwy y Drysorfa Ymfudol Baihaus, eithr 
nid wyf tftto wedi derbyn uu liysb)siaetli benderfyuol gyda golug 
ar y fldrdd. Kr hyny, yr wyf yu gobeilbio y d\rg y llythyron 
ncsaf o r dyffryn r\whclb i’n lloni yu hyu. Na adewch i*r Drys- 
orla gaol ei besgculuso. Y mae pob ceiniog a yrwyd i*r swr yddfa 
hon yu cael eu cadw yn ddiogel i*r dyben ufiilduol liwuw ; a 
phan y byddis wedi penderfynu yngliylch y tfordd, defnyddir yr 
unrhyw er syoiud yniuiih y nifer fwyaí posihl o’r rbai lcilwng. 
liydd y Drysorfa hon yu íoddion i gasgîu llawer rowy o niier uà'r 



414 


IDOOIIM IBIOM. 


rlial a ■llant yinjA*»lu ar ca co*t ru humin, c«im yndiì y ryd- 
Byfirfiddi tfydd ■ k*Hu yr holl K|(l«y* f yr byo i'l Kvm yn beir. 
i«nt tr i pwcru* yn yr Yn>K»*RlÌMd. 

Llywddiom r C.'v>MAi»Lr.t»DâC f — Frl y ttifte rhwyd Kfongyl 
y Dcyma* yn ymdrncnu ir W. ic yn cmiglu yn 1 !i bob m*th, mm 
rii*l» dylcdiwyddnu «'ch cyírifoldrb chwi rn cynnrddu mr«n 
rhifedi, nirnn imrfaiarth, *c rr r»n |>wy*iffrwydd. Yr rdych 
«cdi rich prnndi i ly»yddu drot holl •chotìon nch CynniJWd- 
«u, o natar dymmornl ic ythrydol. Oofyn* ddlwydrwydd mawr 
■r eicli than rhwi | chwllln «llan, a« imgTffird bol) «mitylchiidau 
cich Cynn*dlcdd«u. Nid yw y gwaith,er ei fod ei*oe* yn f«wr f 
*»nd tncgyt difcrrn yn y gciwrn. Mit yr Arglwydd, f*n fod yn 
lluwn trugaredd, yn tywallt ci Yabryd yn hrlaelh nr ei tíyddU»n 
«eiêion yn oihoh llc. Yr hwti ■ gn*ia «iigaru ei •lluoedd *r 
led g\»la r diwydrwydd in»yaf. ■ «m f«ynh«u fwyif o frndith i 
g«l)u Ouw ; arn liyny, hyddcd i hnwb *ydJ wrdi cu g*lw, fwrw 
cryminau i mcwn ■ medi f cyn y darfyddo yr hif, ■ Ihra y mic 
barncdigacfhau yncacl ru hatlal; cauy* ychydig d\rom«*r ctto, a 
haint. a rhlt'ddii, a ch«»frr* ofnadwy hamcdigarthau trymion I)uv 
u gaulynnnt m*-«n olynUd cyrfyni, ac a ddaJguddiant ei tldlawg. 
r«vdd ar yr annu«Ìol yn ru dinyatr, tr% hmidd y dianga y cyf. 
ia«n. Ot»*od«ch ricl» g«ynehau yn ddifnJdru yn erhyn pob 
niuth a uiifhyfìnwnJrr : Cofìwch fod dynolryw i'w bacbub oddi- 
«rlh ru pcohodttu, ac nid ynJdynt A'r h«n ncu yr hon, na 
Mdawont cu pechrMÌnu.ar ol »*u haJdyigu a*u cynghori yn hriodol, 
iiwrirr hwv nllati oddi «rlliych, frl yr ymhyf/ydo yr Y«bryd <>Un 
drigu yn holl drigfanau y SaiuL I chwi yr ymdJiriedir gofal 
eneidiau nnfnrwol; a'ch gallu i weinyJdu iJdynt riríau bywyd 
nc iachawdwriarth, a fydd yn gyfattebol i'r c \frif a'r ymar- 
frriad a wnewch chwi rich hunmn o eirUu Duv, t>« crfríf- 
wch chwi yn y»gafn y gorchyniy nion gwrrthfnwr a wel«vld Kfo 
yn ddn i*w Jadguddio, trwy y rhai y call dynolryw gsrl eu 
httchub, felly befyd y gwna eích pobl ; c*ny« y mae eich r*- 
Umpl yn Jyagu gyda llawrr m»y o nrrth, n*g unrhvw rr«vmau a 
rllwch ddefoyddio. Oi hydduch chwf yn gwcrihfawrogi cyng- 
horion yr IJollnlloog vn fwy nag aur corih, nru holl dryaorau J 
JJncar, ac yn ceiaio dorthinrb a bywyd, y*bryd a ffydd, trwy 
gad«r geiriuu dorthineb % yn gyatal & gorchy crynion, yna rich pobl 
hefyd a gyfrifant riiiau yr Arglwydd m* gya u«chl«w pria ; hwy 
n yuihyfrydant i wneyd aberth, fel vr rnnillom rnridiau: bvdd- 
ant yn alluog n»r«n ffydj tuag nt DJuw; yabryJ y daJgudJiaJ n 
ffy«U jn helaeth ynoch ch«i « liwythao ; ac ni chaiff afìechy«l 
ychydig neu ddim gallu yn nch plith ; ac ni fydd ysbrydion di«g a 
thwyllodrus yn alluog i J«iyf«»«l i raenn. a JifriMÌi eich praidd, 
canya doethineb n gallu yr Yabryd a fydd yu ddigonol i chwi. 
Cynghorion yr IIoDalluog a lenunnt rich myn«csau; a chwi a 
fyddwch i’r bobl mrgya ffynnonau o ddwfr bywiol, o ba rai y gall- 
nnt dynu geiriau bywyd ac Uchawdwriaelh yn holl amgylchiadaa 
bywyd ; eich Offeiriadacth n ddyhidla arnoch megys gulith y 
uefoedJ ; chni a gcwch allu gyda Duw, ac a fyddwch yn feibion 



l’DGOBW atlOB. 412 

Dnw, yn mlilitli y bobl, rn meildii ha*l i'w bendiüiio, a cbyfranu 
lichawdwríiptli ar bub llaw. 

Iltdded i uyfia»îiJcr a (I»d I ct nnyddol y Salnt yn yr ynta- 
ncdd byn, i |t' mbcll bcndilhion mawrion Duw ar boll ymdrech- 
iadau ei welaion, a bryaio dedd eu byniwared, a'u aefrdliad mon 
• nliddiarlliBu ibayornl yn mhlith y crfíawnion yn Seinn. 

P. I). Itic u.tana, 

Ua a'r liei„i.’r» apotiol, a I.lrwt4,i ina (iiM o salal 

) D)aauo lnareda( )u)l Yiotordd l'lnlm,i| 


"OAI)KWCH I M I FY.N’D.” 

A«»u I'aattu Darta, — Ar ddymuniad amryw o'm crfeiliion, 
ini a anliiriala wnpolhur rhyw faih o gy ficilhad cloirtrnoii. neu 
yn hrlrach ddrtiwarediad o B'in odido(( yr Apoalol 'î'aylor, nid 
am fy rood yn yatyried fy hun yn drilwng nac yn ailuoj. i’r 
Iturcliw 1 1, ond K«n nail oedd n* b yn ei gy nnneryii mewn llaw. 
Dyma fí ain y Iro eyuiaf yn unfon i'ch Uuaoan defnrddiol, a'r 
acboa yr anluriaia al y gorchwyl oedd, am fv mod yn «» vb*„Ì am 
eieh parodwydd a'ch pallu i oaod yr hyu ag aydd yn aught wir yu 
gywir. 

Y’dwyf, cich Jiffuant frawd ae ewyllyaiwr da, 
ì'uloria. JattEs James. 


'Dewch im' fyn'd tua’r Dyffryn gorllewinol a pbell, 

At gyfeillion a brodrr — )iwy garaf yn well ? 

I.le mae serch a Rwir gaiiud Irwy'u c’Ionau ar tynl; 

I fy nhre’n r mynyddau, gadewcb i mi frn'd. 

’Dewch im' fyn’il tua’r Dyffryn — gnrphwyafa i'w chael, 
A bvw oda'r eyfiawn a'r goreu’n ddilfaei ; 

Gwir b-Jd a boddlonrwydd fel afonydd nr hynt; 
l'r bardd hyfryd Ddyffryn, padewch i mi fyn'd. 

Af at fr rhai anwyl, orthrymwyd yn hir, 

'Rhai tfodd tua'r Dyffryn, i'r gorlÌetrÌD dir, 

I.le nad oea cynhenwyr neu ddrygwyr ar hynt; 

At yr hoff a'r rhinweddol, gadewcli i mi fyn'd. 

Mi âf at y aeintiau i Seion i fyn, 

A theithiaf y Dyffryn— gorphwyafa i’m tw; 

Rhonch im' ran o'n llawenydd, neu wae ar fy lient, 

I dref y rhai ryfíawo, gadewch i mi fyn'd. 

Mi a âf tua’r Seion barotoiodd ein Duw, 

Hoff obaith y Seinliau, a'u gwobr liwy yw ; 

Caf yno ffynnonau mewn purdeb ar hynt, 

A’r ddae'r rnetcu digonedd, gadewch i rni fyu'd. 



i'DGOftw aeion. 


4 IG 


Mi a af llc tni' entru traeywyd lol a e«»»l, 

Kr uno A’r fîtriMUmi tuittrn » nt»«ti 

Caf flfrydUu nrfolaidd oin M i» ar fy liv.,t ; 

At y pur a’r rhal cy fiatrtt, gadetrch i mi fyn'd. 

Mi a af lle m»n baner gwir ryddid o iiyd, 

1 bub rltrrr grodoatt trwy'r holl lydan fyd ; 

Pob llwythau, pnb lliwiau, rcm-dloedd ar hynl, 

Yn rhydd o orthryrader, gatlewch I tui fyn’d. 

O, l’hilllpa, wr anwyl, 'rwy’n dyagwyl y dydd, 

Y caf Irwy nich gnrei» o'm rhwymau fyw’n rhydd ; 

Mi’ch parchaf, mi'ch cofiaf, a galwaf chwi’n ffrynd, 

Qan hyny o bry»ur, gadewch i mi fyn'd. 

Mi a fryaiaf o llabel, ei gafael *ydd gaetlt ; 

'Nnl mynrd i Seion, taf fnddion gwir faetb ; 

’Nul hirdaith bydd rarlya a Itwylti» fy hynt — 

I'r llo mao fy nghalon, gadewch i mi fyn'd. 

[ Mac y Ulnellau hyn yn eael eu eyhoeddl heb ncmawr ddiwyg- 
iad ; ac oa ne» ynddynt golliadau mewn odl, ettn raae y iylwedd 
yn dda. Dywrdwn wrth ein brawd.fod l.ly wyddiaeth Cymru yn 
canìati'iu iddo fyued, gan fud galaad am Gymro neu ddau yn y 
Dytl'ryn er dechreu gweilhiau haiaru ynn. Yr Arglwydd a feu- 
ditbio ein brawd h»n, ynghyd i’r »awl a fydd yn tntnrd gydag 
ef, fel y cyrhaeddont fynyddoedd Rphraitn yn ddiogcl. — G ol,] 


AMRYWIAETHAU, ftc. 

TaluuìC o H»c,. 15 itrn Ull*o. 21 — Sir Ktnwr, £2; Sir 
Gaerfyrddin, £6 l» 9c; Sir IJinbych. £2 j»; Sir Hrnfro.£l; 
Pontytypridd, £1 8» ; l.lsnfaboii, 11» 2,- ; (’wmbach, £1 I» 
(Tach. 16, £1 9»); Aberdar. £1 Itia I0c; Hirwaen, £1 10», 
Merlhyr, £2 4s; I’endaren, £1 ld»2c; Cefn. 14»; Gorllayn.T* 
3c; Ffynnon Tydfil, £1 ; Aberam»n,£2; Morgaowg Itrllewinel, 
£3 I»; Cyfunswm, £30 9» 2c. 

gÿ" Wrth fyned î’r »a*g, derbynia*oro y Chwerhfed Epi»lo! 
CyflTrodinol, ynghyd à lìawer o newyddion o’r Dyffryn, t rhat a 
gyhoe ldwn yn y nesaf. 

Cofier darllen ein Hanerchiad ynghylch yr UtMJOaw yn 
llhtf. 21, fel na chaffo neb ei aiomi yn ci bri». 

£5" Datr y Itiliau am y chwartor hwn gyd» y rhifyn nc»»f. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Vavu, PrinUr, John s Stretl, Gecrgeiou-n, M.rlhyr 


i. u»Tis, aaeaarriDD, msiut* itprtt, 


UDGORN SEION, 

»ro 

SEREN Y SAINT; 

TK CYUNWTi 


SŵWTDDORION u GORUCHWYLIAETH CYFLAWN- 
DER YR AMSEROEDD, M 


HIWH 


TRAETHODAU, LLYTHYRON HANESIOlf . 
PRYDYDDIAETH, &c. 


9 n iachasom Babilon, ond nid aelb hi yn iach ; gadewch hi, ac aw« 
ŵewb î‘w wlad : canye ei barn a gyrhaedd i’r nefoedd, ac a ddyrchafwyd hyá 
^r wybran," — -J br. li, 0. 

*“ Oring rhagot, yr efengyles Seion, i fynydd uchel,*’ — E sa. kl, 9 . 


CYFROL IV. 


MERTHYR.TYDFÍL: 

ÍŴŵflAfrWYD, CYHOEDDWYD, AC AR WERTH OAN J. DA^iS, 
HEOL JOHN, GEORGETOWN. 


1852. 



CIÜ üiiCÍAM YDÂHJî 


*ì9ö*<3 1) ó Í01Ì71» líioir w ooff y £>f 'i V/ — ,jiY?/Hr9.ua/aO’ diini'à 
fc^wbb iiríl. u v 't/rí/f.r ts b , M.iifjb‘>rn K *-• r 3 ur ttì& n/ KniaS 
M la L«lf«m M / «V #!>'$& \f Oli I& OJJ‘i UÜIO loîl f ^ / # fifll^b fSOH 

Tfío :■> ÍÍOÌ \: híÌ i tt/ "i: i |V ioij ^tTsíii Lov fiaYiÌ3 

JÍ>fií? nfiq £son ’■» w:u. uM .»h î r? iy «t l, í. nv íiâbsrbbood 

.naisd bao r ■' ■ ■■'V i: í: c r • v t i b f.nar/ dn'/í íif nr7<J0g bboo 

fi/rf a ^fliilüy ; i ■ '"íi'i' '* i-í •'^«.;_ ; r!Hbbinv ol f v7u : 'í iunrnbb yttjí 

tfJOBbouTv.-g tîiii'.j « u /'!•.- i i'î ir«Tft» rrÝ vVof: : , í b ( b >■ b ■■’ rrbb m» 
aa t Jarâë y «•'‘S-'l-ftfas : ü ,'h iff^o iroit'dib'/wga i’o 

fe^í»ciw •■•5 i.-i ••; •• • ' * ’i n o fo fv fit; ifoHn bb-r^/IO id ul ia 

*rrr(fí TJtíJtí. • . ì/L ií' !.'(?' e/'s/I^S i'i g-f? I 0* at 

Í78 a^lfífibl- :<//(••. *.vV: i.j'Tf bb - l¥ OuOrO.f) Liayiir tflOTT 
wbso r* • vn /yfí iiT.ii ;•".'.. i. y ítv »;:•»*.•> ob móoÍ. b/'-ít'f / nobi:w 
wí av .' .. («•(,: . - ; t / a': ( 1 -''.M'. i </•»»! î//> 07 îcrç. 

•* rot tr 5.0 ( . rr /° r» / t:r gi-.!- 1: / *,* •/ / r > }t tr ob w 

ih<f y dirvií}b /f uî'ì...-w- íífi / 5 . vs JniBcam/o •oäo 

Ŵ8W fcb/JfYt- *i l-.i . : '• -h*- fl(' J Sfih: fl.jh s $ íîv ífl/r : bbv W f (d 

• 3 B& BOtir^j sií.ili "'i ' t, : . ii. mh! o n io tfTrrrjíf s ,ffí*Bíî»Ý o’( bda^oe 

’^bo-id ìfc.í? : î l.<oO . .- r ..7 ií'.-q (jj.t/Cif fo. . 1 /.-. Ji.:joroa y 

ndí'îfiT' i •»'!.>' ‘ ^ ?.77/f^n[ í C ti/Ül .--7 >Ô-V Ud g>, 

r a-' b.: •<•'•*;•.': *h -•-• 1 • v* /ío*fi ;/» * jh'ìí .\,«s ^ o /••.icyibÄ ra» 

«îdi 7 iiboo -îjr i’ í*. 'joht/î^ Io*i':/g Vb Mj >í\ir\v>:t c \ *’ . 

leaoBB ££/..• . /•• itj' q ' '■«>!•]/! :if .o t ' :.í ir « xi»ü r/ ^rrçi* 

mwê9 nalí& t-./;i i- • b..u >u* /Ti -i'u o'sifíos'ibb írs lÔao r u. q «íiowy 

Mf iaori o ,scn ; u: . «-(•.. rí' ".bod'(7 / i'o -îoaií Jvw dod fyììy 

■isq *aa<33 ■; ' / / T »• ' •• 1 J T( • />•? bii'f f' cf /0 fi^o 

moisb ■ tíij '[r* »: i i a.- ; . Xf? ; v.v .\\ t \ >5 /7 ìîìos fo .;'j ỳh\ 4 * 

jmíbìoO ,. r .«.Tíf‘»i»o m r • •/: • *>• . ’íí wifo i«* s / ;uíj : jf, fn>fi // i uûnara 
•t ^rŵh.aja bìbí'»-i « ,1 ? "-r* i .• /.;>-.»• :f»b Lv í ím nt>uisb a\a ô‘‘£ 
»*í b^srf íi//íÍ)L»t(í . . * .V .ív (íî 'rv.î/r/>L i 5 ij / iojuvwy£ 8 tb 
.rfwif bi»i 6 ?»o fíy:* •* * bfiiJ: / •:■ í;//fm I >/7 ?ìd t'.-.'iGsi a'> ifi» r^bo'îd 
c íôar bci'.ti^CI ív<1ae? n? 5a/ *» J LL/Trf^ .A 1 ? irü.ijibaod # 
deaidi3obii u$ ao-í. / 'jì r •« l .rrbf) j:’aM.'íq o t li:fc8 ri ríjH.*:6orf*(w 
f M Jodfiíi qcn(w» I>3 : ry rd b t aoÌ6Üi iaisS 7 •wbotJí*# ^Ica/hÊ 
,floísg 0 *»u"j / i.Iog i( ?£ t »7i»0. L’flbciiwcí - 

,fjb3COiíí’wq 7 ■’.tìffli 7'vxít a-( doobbra í jf 
.«f»Q kboL £>*<•' • ••• .. ... , 

<zm ;% 8« <y* Aa ffftti»* 


r . 



RHAGYMADRODD. 


Mhityl Ddarllewwyr, — Wete y bedwaredil gyfrol o Udgoäw 
Seion yn awr yn eich meddiant ; a meddyliwn v gallwn ddweyá 
mai dytna y gyfrol oreu etto. Mae yr Egiwys yn myned ar e» 
ehynnydd mev\n gwybodaeth, ac y mae yn rhaid í'od ei chy- 
hoeddiadau vn cynnyddu yr un fath. Bu amser arnom pan nad 
oedd genyra yn Nghynmi gyhoeddiad o unmath; ond buan ? 
irwy ddaioni Duw, fe yroddangosodd “ Prophwyd y «J u bili a bia 
im ddwy liynedd a hanner yn effeithiol iawn i daenu gwybodaeth 
o’r egwyddorion cyntaf, ac amddiffyn cymmeriadau y Saint ; ac 
ni fu ei Olygydd medrus yn ol o wneuthur ei oreu er ei wneyd 
yn gyfrwng addysg i’r Eglwys Gymre'g. Mae yr amser hyny 
wedi myned drosodd. Yr oedd yn hyfryd genym ddarllen syl- 
wadau y brawd Jones ac ereill yn y cyhoeddiad hwnw; yr oedd- 
ynt yn cyfateb i sefyllf'a yr Eglwys y pryd hyny ; eithr yn awr 
mao yr Eglwys Gymreig yn ymofyn pethau amgenach, ûc j mae 
yn cael cymmaint ag a all dderhyn oddiwrth y Brif- 
Lywyddiaeth yn Seion. Mae ein sylwadau ni fel Golygydd wedi 
myned yn anaml, a llenwir ein cyhoeddiad â’r petltau goreu dan 
y nefoedd, sef cynnyrch pen yr Eglwys. Geill fod rhai brodyr 
ag nad ydynt yn dilvn yr Eglwys yn* ei chynnydd, yn hiraethu 
am adferiad o ysgrifau cyffelyb i’r rhai a ymddangosodd yn y 
“ Prophwyd’’ a’r gyfrol gyntaf o’r UdgorÌ ; yr oedd y'rhài 
hyny yn dda yn eu tro, ac yn fuddiol er ein parotoi erbyn amser 
gwell, pan y caffem ddrachtio o’r ffynnonell. O hyn aílan cawm 
yfed bob wythnos o’r wybodaeth oreu ; ac y mae ystor o honi yi» 
dysgwyì cael cyboeddiad trwy yr Udgorn y flwyddyn nesaf, pan 
y rhydd efe ei sain yn wyìhnosol . Dìolchwn i Dad pob daioni 
am ei liosogrwydd bendithion i’w bobl, ac am eu harbed hwy a 
ninnau i wasanaethu yn ei euw hyd yr amser presennol. Gofaled 
Efe ara danom oH hyd ddiwedd ein dydd, a bydded ein rhan yn 
dragywyddol yu ei dewrujs ddigyffelyb Ef. Diolchwn hefyd i*n 
brodyr am eu llafur diw\d mewn cyssylltiad â’r cyhoeddiad hwn, 
a bendilhied yr Arglwydd hwynt ar eu canfed. Dylifed môr a 
wybodaeth i’r Saint, a phenfeddwed eu gelynion ar ddoethineb 
ddynol; gwareder y Saint i Seion, a brysied cwymp Babel, fel y 
cyflawner bwriadau Duw, ac yr achuber y pur o galon. 

Yr eiddoch yn rhwymyn y gwirionedd, 

John Dayis. 


Merthyr , ffliag. 22, 1852. 



CYNNWYSIAD. 


TUD, 

Arifetlion lien Ddinas 3 85 

Adolygiad í»r Lyfr Mormot 

Adolŷvii Llyfrau 53 

A Leiter frotn Calcutta 320 

Allwedd i Ddadgtiddiad St. loa» 80 

Aiiercltiad 83 

Auerciiiad at y Saint 245 

Anercbiad y Llywydd F. I). Ricli 

ards .... 29 

Anercbiady Llywydd W. S. Piiil- 
lips at y Samt yn Nghyniru .. 257 
Atiercliiad yniadawol yr Heiiuriad 

Eliezer Edwards 64 

Aurbydedd 224 

Amrywiaelbau 30, 52 68. S4, 09, 116 
132, 147,163,179, 195. 211.228 
244, 260, 292, 308, 324, 340. 355 
372, 388, 404 
Araetli Brigbam Yoiing, .... 24, 373 
Atholl Lywyddion Cynuadleddan 

a Cbaugeiiau. &c 391 

At y Llywyddion a’r Dospartbnyi 159 

At y Llywyddion Cymreig 34 

Bendilbio 33S 

Cam-gyhuddwyr y Samt 1S9 

Cariad 48 

Cbwechfed Epistol Cyft'-ediuol y i 

Brif-Lywyddiaeth 6 ; 

Cofnodiou Cyiisbor Cyfl'rediiml 
Neillduol yn Lluiidain.. . . 133, 149 < 
165, 181, 197 I 

tCofnodion Cynghor CUl'iedmol 
Neillduol yn Ngliymru....33C, 314 
Cofuodion Cymmanfa GtíTredüiol I 

yti y Llyn Haleu 21, 239, 248, 26« 

Cwyn alaetbus y Diafol 131 

Cyfarwyddiadau i ysgiifenu.&c 67 , 

Cyfleithwyr y Beibl 126 1 

Cyhocddiad ! 293,309, 332, 341 

Cylch-lythyr y Degwm 113 

Cymmanfa Ddyddorol Neilldiio! 370 
Cynghorion ynghylch Cami .... 92 

Cysgu mewn Addoliad.. 339 | 

Dariithoedd ;*.r Wyrthiau 97 

Dwyn ar gof, &c 368 , 

Dyfodiad lirodyr o’r Dytt'ryn .. 32 ! 

Dyfodiad diangol Saint y Drysor- 
fa Ymfudol i’r Dyffryn ...... 399 | 

Eisteddfod y Saint 146 

Epistol at y Saint yn Pottaoa- 

tamie 27 

Epistol i’r Eglwys yu Nghymru 73 
Epistol Llywydd Cynuadledd at 

y Saint dan ei ofal 139 

Epistol y Llywydd S. W. Richards 
ai y Saint yn Mhrÿdain ..206 217 
Ffül Arferion 273 

• air ac Ewyllys yr Ai'glwydd .. 1 37 

•3air Duw 93 

Cwahoddiad i’r Saint 211 

• winonedd ac lachawdi' rioetli 213 

<V»vvbeda«tii 67, 81, 377 


Henuriaid yn bwriadu Ymfudo 383 

Llyfi Morinon 130 

LMIiyr at y Golygydd 129 

Llytbyr al y Llywyddion Wm. S. 

Plnllips a .!. Davis 269 

Llytliyr at y Llywydd Phillips .. 290 
Llytbyr o Dditias y Llyn Halen 

Fawr at y Golygydd 14« 

Llytbyr oddiwi th Capt. D. Junes 287 

Llyihyr o’r Gogledd 194 

Llyibyr o Pottsville, America .. 35« 

Mae amser da yn dyfod 50 

Marwolaeth y Mudwr 161 

Maul am Adferiad yr Efengyl 

Diagywyddol 115 

Meddyliau Gwibiog 55 

Myucgiad lianner blynyddol y 
Cynnaiileodau yn yr Ynysoedd 

Pr< demig 19, 226 

Newjdil o Ddmas y Llyn Halen 62 
Ne-.wrtdion o Dd'ffryn y Llvn 

H tleu Fawr 156 

Nodia-ian W. Gibson ar Lyfr 

Mormon 44. 76,267, 315, 34S 

Ofu Marw 117 

Otfeiriadaetb 357 

Paniaiclraidd 101 

163. 178, 291, 354 

Pregetb Angladdol Gj flredinol, 

&c 3S8, 405 

Rliagoroldeb Crefydd y Saint ar 
bob Ciefydd arall yn y hyd .. 4S 
Rbesymau dros fod yn Saint.... 12« 

Rbyhydd 178, 401 

Saint Duw yn erbyn yhyd....85, lü7 

Salm Gymreig 70 

Seithfed Epistol Cyffredinol y 

Bi if Lywyddiaeili 229 

Swydd C. ngborwr C9 

S. fyllla hresennol y Byd 364 

S v 1 1 -«! i em ar yr Eglwvs 261 

Tiaetliawd ar I )<l \ h dswydd Rbi- 

eni mag at eu Plant 184 

Tmgatetid Duw 402 

Tysiiolaetbau o gyumieriad Pobl 

Utah 369 

Undeli ac Ymraniad... 277 

Y Clefvd Melyn.. 193 

Y D' ilil 51 

Y Drysoifa Ymfudol Barbaus.. 321 

Y Dnw Byw 304 

Y G.iir o Ddoetbineb .41, 96 

Y Genadineth Scanriivinaidd.... 118 

Yiiiddyddan, &c 35 

Ymfiirtiad 381 

Y Moi'inuiiiaid yn Utali 38 

Y Nepbiaid a’r Lamaoiaid 384 

Yr F.fengyl yu Anierica Ddebeuol 59 

Yi ‘Udgorn” wytliuosol 400 

Yr Yiufudiad 325, 3S6 

Y i Ymgntgliud 353 

Yeüiyd Gau 146 



TUDGORN SEION, 

NEU 

«^n'fít n ^íitttL 


R,hif. 1.] IONAWR 1(1, 18ö2. [Cyf. IV. 


CHWECHFED EPISTOL CYFFREDINOL 

Llgwyddiaetìí Egltcys Insu Grist o Saìnt y Dyddiau Diweddaf> o 

Ddyff -yn y Llyn Halen Faior t at y Saint yioasyaredig ar hyi ij 

ddaeab'. Yn unerch : — 

Anwylaidd FitoDYit, — Pan oedd yr Tachawdwr ar y ddaear, a’î 
Odyscyblion yn ei holi ynghylch arwydd ei ddyfodiad, yr Iesu, 
gan gyíeirio at y dyddiau diweddaf, a’u hatebodd yn y modd hyn : 
Gau-Gristiau a gau-brophwydi a gyfodant, ac a roddant arwydd- 
iou mawrion a rhyieddodau, gau ddywedyd, Wele yma! ac Wele 
acw ! hyd nes y twyllant, pe byddai yn bosibl, ië, yr etholedigion r 
na chanlynwuh, ac na chredwch hwynt; oblegid fel y daw goieuni > 
V wawr allan o’r dwyrain, ac y tywyna i’r gorllewiu, feíly hefyd. 
y bydd dyfodiad Mab y Dyn. 

Mae llawer o’r arw’yddiou a’r rhyfeddodau, a’r gau-Gristiau a’r 
gau-orophwydi a grybwyllwyd, wedi cael eu dangos yn barod, 
hyd nes y mae llawer wedi hysbysu y dydd y byddai i Fab y 
Dyo wueuthur ei ymddangosiadi ac y mae llaw r er wedi credu eu 
tystiolaeth, ac wedi eu siomi; tra yr oedd y rhai a lanwyd â’r 
Ysbryd Glâu, trwy osodiad dwylaw, a ihrwy edifarhau am eu 
pechodau,a derbyn maddeuant o honynt trwy fedydd mewn dwfr, 
yn dysgwyl ar gynnydd graddol gwaith yr Arglwydd, yr hwn a 
fu niegys goleuui y wawr, fel y mae ar y cyntaf yn goreuro yr 
awyrgylch dwyreiniol, ac yn parliau myned yn ddysclaeriach 
dysclaeriach, ac yn ymdaenu yn mhellach pellach o’r. dwyrain i’r s 
gorllewin, ac yn parhau felly hyd nes y byddo yr holl awyrgylch 
yn cael ei oleuo gan ddysdaerdeb mawr yr haur ganol dydd ; ae 



6 


LDGORN SEÎON. 


Haul y cyfiawnder a wna ei ymddangosiad yn nghanol eí bob/ r 
yn ol ei eiiiau ef ei hun. 

Goleuni cyntaf y wawr yn yr oes hon, a’r arnser y cyfeiriwyd 
ato gan yr Iachawdwr, oedd yr angel, vr hwn a feddai yr efengyl 
dragywyddol, yr hon ag oedd i gael ei phregetiiu i’r holl bobí), 
yn pregethu a gweini i Joseph Smith, ieu., ac yn gorchymyn 
i Josepìí bregethu a gweini i ereill, megys agy ùerbyniodd yntau 
gan yr angel, a’r goleuni a barhaodd i lewyrchu a lledaenu, fel 
yr oedd ereill yn credu tystiolaeth Joseph ; canys hwy a edifaras- 
ant am eu pechodau, ac a fedyddiwyd ganddo ef ; a thrwy ei fod 
ef wedi derbyn yr offeiriadaeth santaidcí gan yr angylion, efe a 
gyflwynodd yr un ofieiriadaeth i’r credinwyr ; a hwylhau yn eu 
tro a aethant allan, gan gyhoeddi yr un efengyl, gweinyddu yr 
un ordinhadau, galw ar yr holl ffyddloniaid i ymgasglu ynghyd, 
i adeiladu Seion, hyd nes y mae y goleuni eisoes yn rahedwar 
ban y byd, ac yn cael ei adlewyrchu yn gyílym yu mysg pob 
cenedl a phobl; ac hwn, sef yr lülengyl, cynllun iachawdwriaetii, 
yw y gwir oleuni sydd raid lewyrchu o'r dwyrain i*r gorllewin ; 
hyny yw, i bob cenedl, llwyth, iaith, a phobì, ar y ddaear, cyn y 
delo y diwedd ; a rhaid i’r ííyddloniaid, sef y Saint, gael eu 
casglu ynghyd i leoedd santaidd, ac i adeiladu Temlau, a chyf- 
iawni pob gwaith anghenrheidiol er agor fFordd bywyd ac 
iachawdwiiaeth, i’r meirw yn gystal ag i’r byw T , cyn y gullaut 
orphen y gwaith a roddwyd iddynt i’w wneuthur yn yr oruchwyl- 
íaeth a’r ymbrawf presennol. 

Pan fyddo y Saint yn Seion yn hau a medi, ac yn adeiladu, yn 
°1 cynghor, y maent yn achosi i’r goleuni lewyrchu, mor daraw- 
iadol, â phe byddent allan yn inysg cenedloedd pellenig, yn 
pregethu ac yn bedyddio er maddeuaut pechodau. Nid yw yr 
holl bethau anghenrheidiol i*w gwneuthur, ond rhanau o’r cyfan 
mawr, y rhai sydd raid eu gorphen oll cyn bydd dynion yn barod i 
gael eu hadferu drachefn i bresennoldeb y Tad; a thra yr ydym 
etto yn cael y fraint bleserus o ohebiaethu á’n cyfeillion gwasgar- 
edig yn mysg y cecedloedd, nis gwyddom pa fodd y galiwn 
wneuthur hyn gyda mwy o ddyddordeb, agwneyd ein Hepistol yn 
fwy gwasanaethgar,nathrwy neillduo rhan at barhad yr hanes o 
bethau lel y maent ac feá y buont oddiar ein llythyr diw T ediiaf; 
yr hyn nid yw oad adlewyrchiad o’r goleuui hwnw yn y diwedd 
a raid oleuo y byd ; canys gweithredoedd y cyfiawnion, megys 
aur ac arian, a meini gwerthfa^r, a arosant pan fyddo amser 
wedi ei draflyncu mewn tragywyddoldeb. 

Mae y RheilíFordd o’r Ddinas hon i’r mynydd, wedi ei mesur 
vn gynnar yn y tymmor, ac yn rhanol wedi ei graddio; ac y mae 
rhan fawr o’r coed a’r rheiliau ar y tir. Pan ddynesodd y 
cynauaf, cafodd y gwaith ei attal o eisieu gweithwyr, eithr ail- 
ddechreuir et' mor gynnar ag y bo posibl: Mae nturiau llawr 
t«af Neuadd y Degau a-íhrugaia ar waith, ac y inae muriau 
Ysgubor y Degwm wedi eu gorpben ; ac hefyd furiait y siop 
seiri a’r paent, a’r peiriant liyfnu ac holiti, un cant a deugain > 



UDGORN SEION. 


7 


droedfeddi, wrth bump a deugain, ar y Teraple Bloct, yn baro- 
toiadol i adeilatlu Teml ; er fod yr holl 'veithiau cyhoeddus wedi 
eu rhwystro o eisieu coed, defnyddiau, a gweithwyr, ac y raae’r 
rhwystr wedi ei achlysuri trwy esgeulusdod y mwyrif o’r brodyr i 
dalu eu degwm, gartref ac oddi cartref. Nid yw wahaniaeth pa 
le y byddo’r Saint yn byw, gyda golwg ar yregwyddor hon ; eu 
dyledswydd yw cyssegru yddegfed ran o’u meddiant, pan ddeuant 
i’r Eglwys, ac ar ol hyny y ddegfed ran o’u cynnyrch, ercyranorth- 
wyo y gweithiau'cyhoeildus, er adeiladu Teralau, a dyhenion ang- 
îienrheidiol ereill; ac os na ddegymant eu hunaiu, nid oes gan- 
ddynt un liawl i’r bendithion, a’r cynnysgaetbiadau a ddylifant 
i’r ííyddloniaid trwy y cyfrwng hwnw. 

Buasai y degfed o’r degwm dyledus oddiwrth y Saint,trwv gael 
ei dalu yn union,yn ein galluogi ni i aragau y 'I'emple Block, 
megys y bwriadem, yn barotoiadol er declireu V Deml mewn 
tymmor arall ; eithr o ddifìyg modd, raae y dernyn tiryn agored, 
a rhaid i ddechreuad yr adeilad barhau i gael ei oedi. Mae yn 
bryd fod y Saint yn deall, a dyledswydd yr holl Henuriaid a’r 
swyddogion, ac yn neillduol y Esgobion, i’w dysgu y Saint, fod 
talu eu degwm yu ran neillduol o’r gwaith a benodwyd iddynt, 
trwy yr hwn y maent i sicrhau preswylfa ddyfodol yn y Nefoedd a 
chwiìiant am dani. Er hod yn barod i Nef nefol, y mae arnynt 
eisieu Teml ddaearol, wedi ei hadeiladu i enw Duw Israel, ac 
heb y benditlìinn hyn nis gallant fod yn barod i’r gogoniant 
mwyaf : a phe llwyddai rhywun i fyned trwy y Denil, a derhyn 
yr holl fendithion a’r cynnysgaethiadau a gynnygir i rywrai, a 
bod y person hwnw heb dalu degwm erioed er adeiladu y Deml, 
neu rywbeth cyhoeddus arall, efe a gai glywed geiriau yr Icsu, 
u Ewch i mewn trwy y drws, a’r hwn nid yw yn myned i mewn 
trwy y drw^ eithr yn dringo ryw fl'ordd araîl, Ueidr ao yspeiliwr 
yw’’; a Thŷ Dduw yw y drws i’r rhai sydd yn cynnorthwyo i’w 
adeiladu ; eithr i’r rhai sydd â chyfieusdra ganddynt, ac ni wnant, 
y gwirir geiriau Crìst iddynt, os ânt i uicwn yno ; ac o hyn allan, 
nis gall y rhai byw ddysgwyl bendithion y Deral, oddieithr 
iddynt gynnorthwyo ei hadeiladu. Nid ydym ni yn prisîo am 
eich degwm, ond yn unig fel y mae yn eíTeithio ar eich iachawd- 
wriaeth cliwi, ac iachawdwriaeth y meirw. 

Mae y Cynghor-dỳ’ wedi ei orphen. j\íae Ystordy y Degwm 
ar y gwaith o gael ei orphen, a bydd yn barod i’w ddefnyddio y 
gauaf dyfodol, at y gwahanol ddybenion ei bwriadwyd, yn 1 
siop saer fel hyd yn hyn. Mae syllaen Tabernacl, ar*y Temple 
Block, yn gant a chwech ar hugain o droedíeddi, wrth bedwar a 
thrigain, yn agos wedi ei gorphen, a dysgwyliwn y gorphenir vr 
adeilad yr hydref hAvn. Y mae Crochendỳ Deseret meẁn 
gweithrediad llwyddiannus ; tynwyd 'rhai llestri pridd melynion 
da allan o’r odyn ar y 27ain o Fehefin, a dysgwylir llestri gwyn- 
ion yn fuan. Aleddylir y bydd defnyddiau y Dyffryn at wneyd 
llestri pridd a china, yn gystal ag un lle arall ; ac y bydd y 
crochendy hwn yn fuan yn abl i ddiwallu y farchnad lion, Ý 

HISTORIAN’S OFFICE UBRARY 



& r TJDGORN SEIOIí. 

mae eisîeu erochanwyr da. Y mae peiriant cribo mewn gwaífhy 
ac yn gwneyd busnes helaeth yn y Dyffryn hwn ; ac hefyd y 
mae un yn Utah, ac ereill bron parod. 

Y mae pedair o felinau malu a phump o rai at lifio ar waith, 
neu ar gael eu cwpla, yn Swydd y Llyn Halen Fawr ; hefyd 
dw’y o felinau malu a dwy o felinau llifio yn Swydd Weber ; un 
Jelin falu a dwy felin lifio yn Swydd Davis; dwy felin falu a 
thair ruelin lifio yn Swydd Utah; un felyn falu a dwy felin lifio 
yn Swydd San Fete ; nn felin falu ac un felin lifio yn Swydd 
Iron ; ac un felin lifio yn Swydd Tooele ; ac y mae dymuniad 
ac yindrech cynnyddol i gefnogi gweithfaoedd gartrefol yn ffynu 
trwy yr holl Diriogaeth. 

Yr ydym w r edi ymweled â’r gwahanol swyddi a’r sefydliadau 
yn gyífredinol, y tymmor hwn ; ac wedi cael y Saint yn ddiwyd a 
îlwyddiannus, yn yinestyn eu gweithrediadau amaethyddol mor 
bell ag oedd yn bosibl, a pharotoi ymborih i'r brodyr y rhai sydd 
yn dyfod yma. Bydd y cynauaf yn doreithiog i’r holl rai a gant 
achlysur i gyfranogi o hmio,er fod llawer o faesydd wedi dyodd- 
ef oddiwrth y sycnder; viae y firydiau raynyddig wedi bod yn 
anarferol o i-iel y tymmor hwn, a chynnorthwy yn brin yn yr am- 
ser mwyaf angheiìus am dano. JYIae cryn eisieu gweithwyr cyn- 
auaf, ac ychwaneg o beirianau dyrnu, a huasai peirianau o bob 
math at arbed gwaith,o fawr ddefnyddinldeb yn ein plith. 

Rheoleiddiwyd Uchel Gynghor yn Manti, Swydd San Pete, ar 
y 30ain o Ebriil ; ac Isaac Morley yw Patriarch yr estynfa hono 
o Seion. Y mae sialc, glo caled, balen, a mŵn haiarn, mewn 
cyfiawnder yn ardal Swydd Ircn ; ac hefyd sylwedd tebyg i glai 
gwyn, yr hwn a ateba ddyhen da, yn lle sebon. Yr ydym wedi 
penderfynu ar leoedd i ymsefydlu yn Sait Creeh, yn Nyffryn 
Jewab, a Corn Creek, yn Nyffryn Parowan, ihwng yma â Swydd 
Iron ; ac ymadawa cwmnioedd yn uuion ar ol y Gymmanfa, i 
ffurno y sefydliadau hyny. 

Dydd genedigaeth y Genedl, y 4ydd o Orpheuaf, a dreuliwyd 
gan ddinasyddion y Dyfiryn hwn rnewn dull tra gwladgarol, ar 
lanau y Llyn Halen Fawr, oddeutu pedair milltir ar hugain o’r 
Ddinas, gyda phob arwydd o lawenydd a gorfoledd a allai ddeill- 
iaw o galonau pobl ryddion a rhinweddol. 

Cadwyd y 24ain o Orpheuaf fel Cylchwyl flynyddol dyfodiad y 
Pioneers i Ddyffryn y Mynyddoedd, ac yr oedd mwy o ddydd- 
ordeb wedi ei ychwanegu at y gylchwyl hon nag un llaenorol, 
trwy ymddangosiad y Pioneers yn yr orymdaith, pob un yn dwyn 
yr offerynait, neu arluniau o’r offerynau, &c., a ddefnyddiwyd 
ganddynt ar eu taith, ac ar ol eu dyfodîad, hyd at ysgubau ỳd 
o gynnych eu llafur hwy. Mae coffadw’riaeth y dydd hwn yn 
felys i’r Saint, megys yr oedd y pasg i Israel gynt ; ac yr oedd 
yr amlygiadau o ddiolchgarwch ar y gylchwyl yn bur, rhinwedd- 
ol, santaidd, a digymmysg. 

Mae amryw ddifrodiadau wedi eu cyfiawni gan yr Indiaid yn 
ystod yr haf, y rhan fwyaf yn Nyffryn Tooele, lle y cyfrifir fod 



V."DGORN SEION. 


«i 

ffiwy nl gwerth pum rail o ddolars o dda a cbeflylau wedì et: 
lladrata, a’r rhan fwyaf wedi eu lladd neu eu dinystrio. Yr oedd 
y dystryw ar feddiant mor fawr, nes yr oedd diddpniad y sefyd- 
liad yn yraddangos yn anocheladwy, oni buasai i’r anwariaid 
gael eu cyfarfod a f u gwrtliwynebu ; yr hyn a derfynodd mewn 
raarwolaeth un dyn gwyn ac ychydig o Indiaid, yrhyn a osododd 
attalfa ar ladrad ara dymraor. M ae rhai lladradau llai wedi en 
cyâawni raewn sefydliadau ereill; er, yn gy.ífredin, nad oes gan 
yr Indiaid oddiamgylch y sefydliadau, ddim tuedd na gwroldeb 
i ymladd â’r sefydlwyr. 

Y mae mintai o Indiaid, y rhai ydynt yn byw ar y tìr lleidiog. 
rbwng Swydd Iron a San Diego, yn yraddangos yn fwy gelyn 
iaethus yn ddiweddar, a diammau mai hwy a íaddasant y brawd 
Isaac Brown, pan yn dychwelyd o California yr hydref diweddaf. 
Maeyr Indiaid ar afon St. Mary, wedi cyflawni llawer o ddifrod- 
iadau ar deithwyr V flwyddyn fynedol ; ac fel y tyhir, lladdasant 
wyth o ymfudwyr oddeutu cant a hanner ofllldiroedd yn ogleddol 
oddiyraa, ychydig o wythnosau yn r»l ; ac am lythyr-gludiad 
Califoroia, yr hwn a ddysgwylid ytna dueg niwrnod yn ol (Medi 4), 
nid ydys wedi clywed oddiwrtho etto. 

Cyrhaeddodd yr Henuriad Orson Hyde y Dyffryn ar yr 17pg o 
Awst, yn uniongyrchol o Kanesville, yn nghwmniaeth yr Henur- 
iad Camngton ac ychydig ereill, y cy fan o ba rai a yspeiliwyd 
gan yr Indiaid Pawueeaidd. Yn ystod yr yrafudiad raawr n fôr 
i fôr, trwy y mynyddoedd, derbyniodd yr Indiaid rai camdrin- 
iaethau ac anmharch, y rhai a fyddant hwy yn sicr o’u liad-dalu; 
a byddai yn dda i’r Saint ac ereill a gar»t achlysur i basio trwy y 
llwythau hyn, fod yn barod i amddifl’yn eu hunain. 

Dychwelodd Doctor John M. Bernltisel, a’r Anrhyd. A, W. 
Babbitt, i’r lle hwn ar y !‘Jeg o Orphenaf, yn nghwraniaeth ara- 
ryw o swyddogion Llywodraeth yr Unol Daleithiau perthynoî i 
IDiriogaeth Utah, yrhon a siartrwyd vn .Medi diwedaf; a chan fcd 
y Llywodraeth Gyfí’redinol yn awr wedi cyrameryd y Diriogaeth 
hon dan ei gofal, eaifl'y dinasyddion eu rhyddhau o feichiau,an- 
hawdd eu dwyn mewn gwlad newydd, i’r hon y gorfuwyd hwynt i 
ymfudo, tra yn araddifad o lawer o gysuron bywyd. Penotìwyd 
Dr. Bernhisel gan Lywydd yr Unol Daleithiau, yn ddirprwywr 
neillduoi, i wneyd defnydd o’r pum rnil dolars a roddwyd gan 
Congress, er prynu Llyfr.gell er mwyn Utah ; yr lion swm a 
ddetnyddiodd wrth dilewis llyfrau yn y dinasoedd dwyreiniol, vn 
ystod y gauaf diweddaf, ac y raae’r Llyfrgell yn awr ar y ffordd i'r 
lle hwn. Mae amryw foneddigion yn y Taleithiau, ar gais v 
Doctor, wedi rhoddi Ilyfrau, cyhoeddiadau, paraphletau, mapîau, 
a phapyrau, y rhai a ychwanegant yn fawr at werth a defnyddiol- 
deb Llyfr gell Utah, ac a gynhyrfant ein diolchgarwch gwresocaf 
ninnau. Etholwyd Dr. Bernhisel yn unfrydo) yu gynnrychiolwr 
i Congress, gan y Diriogaeth, ar y -Ìydd o Awst, ac ar y laf o Fedi, 
yraadawodd gyda’r llythyr-gerbyd i Ddinas Washington ; yr un 
/Jydd ag y dechreuwyd rhoddi sylfaen Tỳ Taleithiol, ar Ùnion 



10 


UDGORN SEION. 


Square, yn y ddinas hon, tuag at adeiladu yr hwn y mae Congress 
wedi rhoddi ugain mil o ddolars. 

Diwallir y Dyffryn â phob math o farsianuiaeth ar yr amser 
presennol; eithr y mae’r hyn a anfonir allan o arian wedi bod 
yn llawer mwy nâ’r hyn a ddygir i mewn, y íiwyddyn fynedol, fel 
yr ofnir yr arosa llawer o bethau heb eu gwerthu, y rhai a ellid 
ddefnyddio er mantais, pe buasai y cyfrwng cylchredol perthynol 
i farchnadoedd pellenig yn meddiant v rhai a chwennychent 
brynu, Mae shiügles yn cael eu gwneuthur mewn cytìawnder yn 
awr, a chawseiìt eu defnyddio yn dra chyffredin, pe gellid cael 
hoelion, eithr ni feddylir y dygir y tymmor bwn, hanuer, nac 
efallai y bedwaredd ran o hoelion shing'esa fydd eisieu,i ddiwallu 
y farehnad ; a’r arguel presennol yw y caiff llawer o adeiiadau eu 
rìiwystro, cyn y delo tymmor marchnad arall, o eisieu amryw 
fathau o hoelion. Pe gellid ffurtìo cwmni o frodyr yn Lloegr, 
Cymru, Sweden, neu ryw wlad arall, er dyfod i wneyd haiarn o’r 
m\vn (m\vn tynol o’r fath oreu), a pheirian-waith at rolio, hollti, 
a thori hoelion, a gwueyd gwirs, byddai yu un o’r cynnorthwyad- 
au inwyaf, er hwylusu i adeiladu Dyffrynoedd y Mynyddau ; a 
cliyfarwyddir yr Henuriaid liywyddol yn y gwledydd hyny i ys- 
tyried y peth, a danfon cwmpeini felly gyda’r brys mwyaf. 

Mae ysgol dai **edi eu cyfodi yn y dosparthiadau yn gyffredin- 
ol, ac y mae ysgoîion wedi b"d yn agored y tymmor hwn. Mae 
y Fam-ysgol wedi ei gohirio am yohvdig wythnosau, o eisieu ysta- 
feîl gytìeus ; eithr y mae lỳ yn cael ei godi i’r dvben, a chaitt' yr 
ysgol ei hail-ddechreu y gauaf dyfodol. Mae rhan o’r mur oddi- 
auigvlch tir y Brif athrofa wedi ei orphen, ac y mae rhan wedi ei 
rwystro o eisieu gweithwyr, yr hwn anhawsdra a gyfarfyddwn yn 
fynych, a’r hwn y gellid eí ochelyd, pe buasai ychydig o ugeiniau 
o’r miloedd Saint pellenig, yn cyfodi yn enw Duw Israel, a dyfod 
adref, i’n cynnorthwyo ni i wneuthur yr hyn a ofynir ar ein dwy- 
law; ac y mae yn gymmaint o ddyledswydd ar y Saint i ymgas- 
glu, ag ydyw ar bechaduriaid i edifarhau a chael eu bedyddio er 
maddeuaut o’u pechodau; a phob Sant na ddaw adref, pan gaffo 
gyfìeusdra, a gystuddir gan y Diafol. A phaham ? Os hydd i 
cliwi aros ar dir y gelyn, ar ol i chwi gnel cytìeusdra i ddianc, y 
gelyn hwnw a hona sc a ymarfera awdurdod arnoch ; tra y metha 
eicli ffydd, o herwydd i chwi fod yn annt'ydd i'r cynghor o ymgas- 
glu gyda’r ffyddlawn, i leoedd santaidd, lle y llywydda Sanct Is- 
rael vn nghauol ei bobl, a lle y mae gallu Satan yn cael ei ddin- 
ystrio, neu ei ddarostwng; gan hyny, os aroswcb, ar ol i ffordd 
gael oi gwneyd er i chwi ddianc, ac i chwi golli eich by wyd, neu 
fywydau eich teuìu, neu eich meddiannau, ar bwy fvdd y bai } 
Ac i bwv fydd y golled ? Bydd raid i chwi ei dy(*ddef. 

Mae Seth M. Blair, Ysw., a’r Llywydd Joseph Young, ill dau 
yn parotoi melinau a gwasgau yn ein Dinas, i’r dyben o dynu 
allan nod-1 y bctys, llawer o ba rai a godwyd y tymmor hwn; ac 
er ein bod ni yn dvmuno llwyddiant iddynt, ac yn dysgwyl y 
gwnant lawer er mwyn lleihau prinder y defuydd siwgraidd, ai 



UDGORN SEIONt 


il 


•^dybenion teuluaidd ; etto nis gwyddoin am un yn ein mysg ag 
sydd yn ddigon medrus i buro nodd y betys er gwneyd siwgr da ; 
eithr dysgwyliwn y bydd i’r diíi'yg gwybodaeth hwn gael ei gyf- 
lawni yn fuan gan eu profiad, ac hefyd gan ddyfodiad cynnar 
cwmni o wneuthurwyr o Ffrainc, yn y tyminor nesaf, megys yr 
liysbysir ni trwy lythyr oddiwrth yr Henuriad Taylor. Hysbysir 
tiì liefyd o’r un man, y daw cwmni mawr o weithyddion gwlan, ar 
yr un amser, o’r un wlad, gan ddwyn yr holi beiriannau anglien- 
rheidiol, a’r defaid goreu, am yr oll o ba rai y mae anghen mawr 
yma; a gobeithiwn na fydd i ddim rwystro dyfodiad y cwmnioedd 
erbyn ein cnydau betys a gwlan nesaf. Y mae gweithfa wlan 
fechan eisoes yn cael ei chodi yn ein Dyffryn, ac y mae llawer o 
ddefaid yma, eithr y mae eisieu miloedd yn ychwaneg. 

Y rnaey treialon i gyffeithio crwyn agwneyd lledr, hyd yn liyn, 
■wedi bod yn lled ychydig yn y Dyffryo. Mae eisieu llawer o ledr 
yn y wlad hon, ac y mae miloedd lawer o’r crwyn goreu wedi 
pydru neu wedi eu hafradu, o eisieu digon o gynnorthwy i adeil- 
adu tanerdai, a throi y crwyn hyny yn lledr. Alao digou o ddef- 
nyddiati at daneru, i gario yn mlaen fusties lielaeth, ac arbed y 
drattl fawr o’i gael o leoedd ereill; a phe buasai rhai o’r brodyr 
ag ydynt yn daneriaid, yn dytod, a dilyn eu galwedigaeíh yma, 
derbynient fendith eneidiau lawer. Mae rhai ymdrechiadau yn 
cael eu gwneuthur yn y fusnes hon yn awr, eithr y mae rhagor o 
gynnorthwy yn eisieu. Frodyr, y mae‘r cynauaf yn fawr, a’r 
gweithwyr yn ychydig. 

Yr ydym wedi gwneyd trefniadau, yn ystod y flwyddyn fynedol, 
â boneddwr yn Wisconsin, i ddyfod yma i’r dyben o wneuthur 
papyr. Dy wedir ei fod ar y ffordd, a gobeithiwn ei weled ef yma 
yr hydref hwn. 

Y mae llyfrau, papyrau, a phob math o gyfryngau gwybodaeth 
drwy y wasg, yn anarferol o uchel yn y lle hwn, yr hyn a achosir, 
i raddau mawr, trwy fod y cludiad tnor drwm ; eithr fe wellheir 
hyny i helaethrwydd mawr, pan y gellir troi y carpiau yn y Ddin- 
as yn bapyr. Mae argraff wasg fawr wedi cyrhaedd yu ddiweddar, a 
phob defnyddiau anghenrheidiol at newyddiadur cyfrifol, ynghyd 
à’r pethau anghenrheidiol at rwymo llyfrau, yr oll o ba rai a 
fyddant mewn gweithrediad v gauaf dyfodol. 

M ae y Badd-dý Twyrnn wedi bod yn agored i ymwelwyr trwy 
V tytnmor. Gwneir halen rhagcrel trwy ferwi tair rhan i un o 
ddwfr y Llyn. Llosgir calch da yn y Red Bule Kanyon, a 
chloddir plaster of Paris o fewn dwy filltiri’r Ddinas, a defuyddir 
ef yn y Crochendy, ac at orphen tai. Mae y Öaleratus o’r L!yn 
sydd bedair milltir yn ddwyreiniol o Independence Rock, yn cael 
ei ddefnyddio yn helaeth yn y Dyffryti, a byddai yn dda i’r Saint 
ddwyn cyminaint ag a allant pan vn dyfod ; a buasai y borax o*r 
Llyn, yn orllewinol i Independence Rock, o ddefnydd mawr i’n 
crefftwyr, pe gallent ei gael. 

Mae tir porfa yr eglwys, y tu gogleddol i’r Ddinas, wedi ei am- 
gau ; ac y tnae ft'erm y tlodion ar y tu gorllewinol i’r Iorddonen, 
yn agos â cliael ei hamgylchynu gan ffos, Mae llawer o dai ac 



UDGORN SEION. 


n 

adeiladau ereill wedi eu codi yn y ddinas a’r wlad, y tvmmor 
hwn, a buasai llawer yn ychwaneg pe gellid cael defnyddiau & 
gweithwyr. 

Cafodd dinasoedd Ogden, Provo, Manti, a. Parowan, eu rheol- 
eiddio dan eu gwahanol siarterau, — ac y m aent yn cael eu llyw- 
odraethu gan gyfraith fwrdeisdrefol. Bu y nosweithiau yn 
dwymnach nag arferol yn y tri mis diweddaf; gwyntoedd yn 
fynychach a chryfach nag arferol yn y Dyfifryn; ac yr oedd rhew 
ar y tiroedd isel ar nos yr 28ain o Awst. 

Mae mail yr Unol Daleithiau yn gadael Dinas y Llyn Halen 
Tawr ac îndependence, Missouri, ar y cyntaf o boh mis, gan 
gyfnewid yn Fort Laramie. Hefyd, mae y mail yn gadael Sa- 
craraento a’r lle hwn ar y cyntaf o bob mis; ac y mae mail yn 
cael ei gyfnewid rhwng yma a Dallas vn Oregon unwaith bob 
dau fis. Mae genyra fail wythnosol oddiyno i San Pete, a dau 
yn wythnosol oddiyno i Brownsviîle. Mae llythyr-dy wedi ei sef- 
ydlu yn Parowan, Swydd Iron, eithr nid oes fifordd mail wedi ei 
sefydlu etto rhwng Payson a Parowan ; er y dysgwyliwn yn ym- 
gynnulliad nesaf y Congress y sefydlir fi'ordd llythyron oddiyno i 
San Diego, gan fynel trwy Parowan,yr hon ffordd fydd yn dram- 
wyol holl dymmorau y flwyddyn. 

Mae llytliyr-dy wedi ei sefydlu yn Honolula, Oahu, Sandwich 
Islands, a danfonir iìythyron wedi eu rhagdalu i Sau Francisco, 
bob cyfleusdra. Y mae llythyr oddiwrth yr Henuriad Hiram 
Clark, Llywydd Cenadiaeth Saudwich, dydrliedig Honolula, Ion- 
awr 27, yn cynnwys ein newyddion diweddaraf o’r ynysoedd 
hyny. Yr oedd yr Henuriaid Clarlc a Whittle, yn sefydlog yn 
Oahu ; yr Henuriaid H. W. Bigler, a Thos. Morris, yn Molokai ; 
jr Henuriaid Joliu Dixon a Wra. Farrer, yn Rannai; yr Henur- 
5aid Hawkins a Blackwell, yn Hawaii ; a’r Henuriaid Cannon a 
Keeler, yn Maui ; yr oeddynt wedi dechreu ar ea llafur oddeutu 
yr 20fed o Ragfyr. Y mae llawer o ddynion gwynion ar yr ynys 
oedd hyny, eithr ni thalant fawr sylw i freintiau crefyddol. Mae 
y brodorion yn gyffredin yn gallu darllen ac ysgrifenu, ac o dan 
ddylanwad y (lenadon, cynllun pa rai yw cadw y brodorion yn 
ddarostyngedig i’w hathrawiaeth hwy trwy ddylanwad personol,a 
thrWy offerynoliaeth y wasg, yr hon a ddyg allan bapyr wythnos- 
ol. Mae tri neu bedwar argraffiad o’r Beibl wedi eu cylioeddi yn 
âaith gynhenid Sandwich, yr hyn yn y diwedd a fydd yn íendith 
î’r bobl byny, Nid oes dim gohebiaethau neillduol ac union- 
gyrchol wedi eu derbyn oddiwrth yr Henuriad Addison Pratt, a’r 
genadiaeth yn ^ociety Isles, oddiar ei ddychweliad yno neu o’r 
cenadiaethau ereill, yn ac o amgylch y Mòr Tawel, er fod new. 
yddion yn hysbysu fod y gwaith yn dra llwyddiannus yn Aus- 
tralia, ac raewn lleoedd ercillyn y cylchoedd hyny. 

Trwy y “ Star” am y laf o Orphenaf, deallwn f«)d 42 o gyn- 
nadledda u, yn gynnwysedig o 642 o gangenau, o’r Eglwys yn yr 
Y'nysoedd Prydeinig; a 3874 o henuriaid ac offeiriaid, a mwy na 
32,000 o aelodau, a bod yr efengyl yn parhau i ymledaenu, a 
chredinwyr yn lliosogi yn gyílymach nag erioed. Mae yn agos» 



DDGORN SEION. 


13 


ì 1000 wedi ymfudo yn y tymmor diweddaf; a chafodd 50 eu 
bedyddio ar fwrdd y lli>ng Olympus, ar ei mordaith o Live«*pool i 
New Orleans, o dan lywyddiaeth yr fìenuriad ‘Wm. Howel. Bu 
farw yr Henuriad Wm. Burton, o’r ddinas hon, yn Edinhurgh, yn 
Mawrth diweddaf. Hon yw y drydeild marwolaeth yn mhlith 
yrhenuriaid Araericanaidd, tra yn yr Ynysoedd Prydeinig. Bu 
yr Henuriad Flanigan farw yn Biroiingham yn tìaenorol, a’r 
Henuriad Barnes rai blynyddoedd yn ol ; a’r ped«erydd o’r oll a 
fu farw ar genadi3ethau tramor, yn yr oruchwyliaeth hon, oedd 
yr Henuriad Hanlrs, yr hwn a fu farw ar y môr, ar ei fordaith i’r 
Society Islands, yn y flwyddyn 1843. Mae Cynnadlodd Llun- 
dain yn rhifo dros 3000, ac yn derbyn mwy nâ 100 bob mis trwy 
fedydd. 

Mae y T gwaith yn Italy yn flynu yr raddol dan Lywyddiaeth 
yr Henuriad Lorenzo Snow, ac y maehen draddodiadau oesoedd, 
yn dechreu rhoi ffordd i adfyfyriad difrfol ac i oleuni y gwirionedd. 
Mae yr Henuriad Snow yn cyfieithu (os nid wedi gorphen) Llyfr 
Mormon Fr iaith Italaeg. Mae y Waldensiaid yn dechreu 
edrych am y gwirionedd, a Switzerîar.d yn ymlawenhau yn y 
gobaith o fywyd tragywyddol. Mae yr Henuriad Jobn Taylor 
yn Ffrainc, yn pregethu, ac yn cyfieitliu Lìyfr Morraon i’r 
Ffrengaeg, er efallai fod y cyfieithad wedi ei orphen erbyn hyn, 
ac y mae argoelion gobeithiol yn y wlad hono. Yr Henuriad 
Erastus Snow a barha yn ei lafur yn Deumarh, ac y mae wedi 
cyfieithu Llyfr Mormon i’r Danaeg; fel ag y raae y llyfr pwysic- 
af hwnw o bob llyfr i’r genedlaeth hon, yn ddarllenadwy i’r rban 
fwyaf o breswylwyr y ddaear, mewn rhyw iailh ag y maerit yn 
gynnefin â hi. Mae gwrthwynebiad raawr wedi ei ddangus tuag 
at yr efengyl yn Denmarh, a gwledydd cyfagos; etto mae y 
gwirionedd wedi buddugoliaethu, ac a lwyddo ett«i, a pharha 
Satan i wrthwynebu, ac ymladd, hyd nes y i’hwymir ef ; ac y 
mae’r gwrthwynebiad liwnw yn dda i brofi ffyddlondeb ac onest- 
rwydd y Saint; a dyna ydyw un rheswm paharu y mae yn 
anghenrhaid fod diafol, ie, i brofi dynion, ac amlygu pwy yw y 
cyfiawnion. Cytìawnir gwyrthiau, iacheir y cleifion, gwneir i’r 
clofion lamu, ca y tlndion yr efengyl wedi ei phregethu iddynt, ac 
y mae Duw gyda ei Saint. Mae yr efengyl hon yn ddiweddar 
wedi myned o Germany i Iceland. 

Nid yw yr Eglwys, mewn un amser, er cyhoeddîad yr efengyi 
yu yr oes hon, wedi bnd mewn sefyllfa mwy llwyddianus, nag yn 
bresennol. Nid yw y Saint mewn un amser wedi bod yn bnrotach 
i ddilyn cyngbor, a gwneyd y pethau hyny a geisir ganddynt, ac 
v mae Duw yn eu bendithio o herwydd eu hufydd-dod; ac etto 
y mae lle i ddiwygiad, ac i gynnyd«lu mewn pob peth sydd dda ; 
a’r dyn hwnw a wnelo fel y gwyr oreu heddyw, a dclylai harhau i 
fyw yn yr yrcarferiad o ffydd a gwybodaeth, yr hyn a ddwg 
weithredoedd da, fel y caffo wybod ychwaneg, a bod yn barod i 
gario y wybodaeth hono i ymarferiad, feî ag i fod yn well a mwy 
defnyddiol y fory ; ac felly yn mlaen, o ddydd i ddydd, hyd nes 
y byddo yn barod i fyned i bresennoldeb y Tad. Os ewyllysia 



14 


UDGORN SEION. 


dynion fod yn fawr raewn daioni, rhaid iddynt fod yn wybodus, 
canysni all dyn wneyd daioni, os na \vyr pa fodd ; ara hyny, 
ceisiwch wybndaeth, i’e, pob í’wybodaeth, ac yn neillduol yr lion 
sydd oddi uchod, yr hon sydd ddoethineb i gyfarwyddo yn mhob 
peth ; ac os cewch rywbetli uad yw Duw yn ei wybod, nid oes 
eisieu i chwi ddysgu y peth hwnw, eithr ymdrechu gwybod yr 
hyn y raae Duw yn wybod, a defnyddio y wybodaelh hono 
megy’s y mae Duw yn ei defnyddio, ac yna chwi a fyddwch yn 
debyg iddo ; yn gweled raegys y ch gwelir, ac yn adwaen megys 
y’ch adwaenir; a meddiannwch haelinni, cerw’ch eich gilydd, a 
gwnewch ddaioni i’ch gilydd yn wastadol,ac yn dragywydd, ie, 
raegys ag i chwi eich hunain. 

Ònd os bydd dyn yn meddu poh gwybodaeth, ac heb ei defn- 
yddio er daioni, profa yn fe.lditli id«lo yn lle bendith, megys y 
gwnaeth i Lusiífer, mab y wawrddydd. Os cynghorir pechadur i 
edifarhau, a chymmeryd ei fedyddio er maddeuant o’i bechodau, 
ac lieb wneyd hyny, profa \n gnndemniad iddo yn llehendith, ac 
ìr's gall dderbyn gosodiad dwylaw yr henuriaid er cael dawn yr 
Ysbryd Glán. O s cynghorir Sant. yr hwn a dderbyniodd yr 
Ysbryd Glân, i ymgasglu gyda’r Saint, i ddyfod adref, ac yntau 
yn esgculuso dyfod, nid oes ganddo un hawl bellach i’r bendith- 
ion a addawir i'r rhai ffyddlawn, y rhai a ufyddliant i'r boll 
orchyuiynioii ; mae ei oleuni vn myned yn dywyllwch, a thra yn 
aios yn y sefyllfa hon, lle y inae Duw, nis gall efe ddyfod ; 
canys y mae yr ordinbadau yn nhy' yr Arglwydd, yn Seion, a’i 
Ilestynfevdd, inor anghenrheidiol er iachawdwriaeth gyriawn, ag 
wv bedydd er iachawdwriaeth ranoi : a llais y Bugail da at yr 
holl Saint, ie, hyd at eithafoedd y ddaear, yw, “ Yrogesglwch 
ynghyd, denwcii adrcf ;” ac yn fwy neillduol at y Saint yn 
Potta wata mie, yn yr Unol Daleilhiau, Canada, a’r Ynysoedd 
Prydeinig ; “ Deuwch a/Iref! deuwch adrefW'* 

O chwi Saint yn yr Unol Daleilhiau, a wrandewch chwi ar 
lais y Bugail da ? A ymgesglwch chwi ? A fyddwch chwi yn 
ufydd i’r gorchyraynion nefol ? Mae llawer o honocli wedi bod 
yn edrycli ain, ac yn dysgwyl gormod ; buoch yn dysgwyl \ r 
deuai yr araser, pan y gallech deithio yn groes i’r mynyddau yn 
eicli cerhydau gwychion, eich wageni rhagorol, a chael pob 
cysuron bywy.l a chwennychai calon ; eithr bu eich dysgwyliad- 
au yn ofer, ac os aroswch chwi am y pethau hyny, ni ddeuwch 
hyth ; chwi a adowch i’cli ysíîerhydau i bydru yn raysg y Cen- 
edloedd. ac ymalawa eich tfvdd a’oh gohaith oddiwithych. 

P«i cyhyd y caiíf ei ddywedyd mewn gwirionedd, “ fod plant y 
bvd hwn yn gallach yn eu cenedlaeth, na phlant y goleuni.” 
Mae rhai o hìant y byd wedi croesi y mynyddoedd a’r gwastad- 
diroedd, o Miss »uri i California, gyda sypyn ar eu cefn, er addoli 
eu duw — aur. Mae rliai wedi cyHawni yr un daith gyda berfa 
droell ; a rliai we.li cyflawni yr unrhyw gyda svpvn ar gcfn 
buwcli. Mao rhai o r Saint, ag sydd yn awr yn ein raysg, wedi 
dytod vma gvda wageni neu geirt o goed, heb fyruryn o haiarn, 
gau gylchu eu holwynion â hickory, neu groen, neu raffau, ac 



L’DGORN SEION. 


15 


wedi cael cystal ac mor ddiogel taith, â neh yn y gwersylloedd, 
efo eu wageni da haiarn; ac ai ni eJlwch cliwithau wr.eyd yr un 
fath ? Gellwch, os oes genych yr un dymnniad, a’r un flydd. 
Gallai teuluoedd gychwyn o afcn Missouri, gyda gwartheg, llaw- 
geirt, a berfäau troell, gyda ychydig o flawd, heb ddim pethau 
dianghenrhaid, a dyfod i’r lle hwn yn gyflymach, ac yn llai 
diflino, nâ thrwy ddilyn nifer o wageni trymion, gyda’u hanifeil- 
iaid i’w rhwystro, y rhai sydd yn rhaitl iddynt eu gyru yn fynych 
fìiliiroe«ld i bori. Ai nid ydycli chwi yn hofíì y dull hwn o 
deithio ? A ydych chwi yn meddwl fod ìachawd wriaeth yn 
costio gorraod ? Os felly, nid yw yn werth ei chael. Mae 
chwiorydd, yn 50 a 60 mlwydd oeJ, wedi gyru gweddeuau o 
ychain i’r dyfl'ryn hwn, ac y maent yn fyw ac yn iach etto ; mae 
yn wir y galler.t ddyfod yn llawer rhwyddach trwy gercìded wrth- 
ynt eu hunain, na thrwv yru gweddau. eithr trwy yru yr ychain 
yr oeddynt yn helpn ereill yma; ac ai ni ellwch cli«i ddyfod y 
ffordd rwyddaf? Y mae ŷ’d a darpariadau digonol yn y Dyflryn- 
oedd i ciiwi ddyfod, ac tiid oes achos i chwi ddwyn rliagor nâ 
digon i’ch cynnal am 100 dîwrnod, er sicrhau diwalliant i chwi 
amyramser dyfodol ; a bydded i’r rhai sydd yn dyfod gyda 
gweddeuau, a chacddynt fodd, ddwyn hoelion, gwydr, paent, 
olew, gwirs rliif. 9, hadau osage, oratige, a rhai dewisol ereill, 
ynghyd â’r cyfryw bethau ag sydd yn fwyaf anghenrlieidiol mewu 
gwlad newydd, i gyfnewid â’r brodyr yma am fara; a chychwyn- 
wch yn gynnarach nag arferol, ie, mor fuan ag y gall wageni gael 
eu ilal i f’yny ar y prairie, fel ag i oi lielyd gwlawogydd y gwanwyu 
a’r llifogydd, a bod yma i gynnortliwyo yn y cynauaf. 

Nac ewch â dim rnbl/ìsh dfddefnydd i’r daith, eitbr darperwch 
anpfeiliaid ieuainc o’r fath oren, can beiled ag y byddoe.h yn 
alluog i ddwyp rhai ; a dygweh arian yn lle nur, gan fod newid 
yn brin, a bod arian yn fwy defnyddicl. Mae y tiysorfeydd at 
ytnfudo y tîcdion yn cynnyddu yn ibarhaus, trwy ynulrech y 
Saint yn y Dyffryn ; adyledswydd y Saint yn y Taleithiau, ac 
mewn lleoedd ereilì, \w ychwanegtt at y trysoríeydd hyny yn ol 
eu gallu. Dychwela yr Henuriiul Orson I-Iyrle i Kanesville yr 
liydref hwn, a bydd iddo wneyd paroioiadau i sytnud ei deulu i r r 
lle hwn v tymmor dyfodol. Bydd i’r Henuriad i . z ra T. Benson 
a Jedediah M. Grant fyned i Kanesville, yn union ar ol y Gym- 
manfa, ac aroîygu yr yinfudiad V tymmor dyfodol, Danfouir 
hwy i’r unig ddyben o wthio y Saint i’r DyfTryti. 

Bydd i'r Henuriad Woodruff aros yn y lle hwn yn hresennol ; 
hefyd yr Henuriad Geo. A. Smith, oddieithr fod amgylchiadau 
yn achosi iddo ddychwelyd i Swydd Iron. Nid oes dim penodol 
wedi ei glywed am yr Henutiad l’arley P. Pratt, Amasa Lyraan, 
a Charles C. Ricli, er pan aethant trwy y Llyn Halen Fach y 
gwanwyn diweddaf ; er fod y papyrau yn dweyd eu bod wedi 
r.yrhaedd i California gyda H0 o wageui, a meddylir fod yr 
Honunad Pratt yn dilyn ei genadiaeth ar ynysoedd a gotorau y 
Môr Tawel; a bod yr Iîenuriaid Lyman a Rich yn gwneyd 
sefydliad yn Culifornia, rhwng yma a San Diego, ac yn casglu y 



Î6 


lîDGORN SEION. 


Saint yno, ac y bydd iddynt benodi cenadiaetliau i*r henuriaid 
m< ígys y cyfarwyddir hwy gan yr Ysbryd. Cyfarwyddir hwy 
hefyd i estyn sefydliadau tuag at Swydd Haiarn, yn mhob pwynt 
dymunol, mor fuan ag y byddo yn bosibl. JNiae yr Henuriad 
Orson Pralt ar ei ífordd o’r Taleithiau, ynghyd ag oddeutu 500 o 
wageni, y rhan fwyaf yn Saint, yn ymfudo i’r lle liwn ; eithr bu 
iddynt gychwyn yn rhy ddiweddar, a chael eu rhwystro gan 
wlawogydd trymion a llifogytld, a bydd yn ddiweddar iawn cyn 
y byddo y gwersyll diweddaf wedi cyrhaedd. 

Trwy ohebiaeth ddiweddar oddiwrth y Llywydd F. D. Richard?, 
o Lloegr, deallwn nad yw yr argoelion o ymfudiad uniongyrchol 
y brodyr Ewropaidd i San Diego, raegys ag y dysgwyliera, mewn 
un modd yn foddliaol, gan nad oes dim llongau yn myned o 
Lloegr i’r portliladd hwnw; arn hyny, bydd i’r Henuriad Rich- 
ards barhau i ddanfon y Saiat trwy New Orleans i Kanesville, fel 
o’r blaeti, ond bod vn ofalusi’w cychwyu yn gynnarach yn y tym- 
raor, fel y gallant fod yn Pottawatamie mewn pryd i wneyd llaw- 
geirt, a cherdded neu farchogaeth dros y n.ynyddoedd , yn ol fel y 
byddo modd ganddynt, cyn syrtlno yr eira. Nid yw llawer o’r 
brodyr a’r chwiorydd Seisnig yn edrych fawr ar gerddeJ 15 neu 
20milltiri glywed pregetlm ar y Sabboth, a dychwelyd adref yn 
yr hwyr, ac yna sefyll eu gwaith y gweddill o’r wytiinos: ac ai 
ni allant gerdded 20 roilltir v dydd, am 50 o ddyddiau, er mwyn 
niyned i dŷ eu Tad, i gartref y Saint, yn Nyífryn y roynyddoedd ? 
Gall fod gweddeuau gan rai, a gwartheg gan ereill ; a gallant 
ladd buffaloes, a chreaduriaid ereill, ar y ffordd, a phan yn fiiu- 
edig, orphwys diwrnod, os na fydd y Sabbothau yn ddigon hir: 
ac a allant hwy ddim ymdaraw gystal ag lsrael cyntefig, ira yn 
teithio tua Chanaan ? Yr oeddynt hwy yn teithio am 40 mlyn- 
edd, eithr gall y Saint gerdded o Kanesville vma mewn dau 40 
diwrnod, heb niweidio neb. Yn awr yw yr amser i’r Saint ddyf- 
od, oddieithr y rhai a gynghnrir i aros, a phregfthu, a chyffelyb; 
nc nis gall v rhai a ddeuant, gael un amser gwe)l. Pe dygai rhai 
o’r Saint g\vn defaid, byddent o wusanaeth mawr jn y Dyffryn, 
ac y mae eisien bugeiliaid liefyd. 

Bydd i’r Henuriad Richards hefyd ddefnyddío cymraaint o'r 
drysoría ymfudol vn ei fe<!diant, ag a fydd yn anghenrheidiol i 
ddunfon dwy longaid o’r Saiui i Kanesville, lle y dylent fod yn 
Ehrill, yn barod i ddurparu at eu taith dros y mynyddoedd. 
Bydded i’ch clctholi.nl gae.l ei wneuthur mewn doethineb, gan 
gadw gnlwg ar y ríiai sydd yn fiyddlawn, ac wedi dwyn y beicli- 
iau yn ngwres y dydd ; ac he.fyd, i raddau, ar eu galwedigaethau 
neu eu crefi'tau, yn ol ein hanghen ni am y gwahanol gelfyddyd- 
au, megys ag yr ydyiu wedi awgrymu, ac yn ol fel y tueddir chwi- 
thau gan eich gwybodaeth o’n hamgylchiadau : rhoddwch eu gofal 
hwy i onnhwylwyr, dynion doeth, y rliai a roddant dal-ysgrifau 
am boh arian, ac a dderbyniant dal-ysgrilau cyn tirio, oddiwrtli 
l)oh un, am y swm â pha un y cynnorthwy wyd ef gau y trysor- 
í’eydd, gydag addewid i dalu yr unrliyw yn ol mor fuau ag y gallo 
gael modd ; a bydded i bob cwmpeini aros gyda’u gilydd, hyd 



UDGORN SEION. 


1 ? 


hes y c 3 Tljaeddant y lle hwn, pan y dywedir wrthynt pa beth i 
wneuthnr. 

Na chychwynwch fwy o Saint ar gyfrif Trysorfa y Tlodion* 
nag a fydd o fodd genycli i’w rhoddi i’r dirprwywr niewn gofal, i 
ddwyn eu gwahanol gwmnioedd yn ddiogel i’r Dyffryn. Ac na 
fydded i ddim arian fyned i ddwylaw y rhai a gyunorthwyir, 
eithr bydded i’r holl arian a waiir gae) eu talu allan gan y uir- 
prwywyr, am y cludiad, yr ymborlh, a phob peth ag syad yn 
anghenrheidìol ; gan gymmeryd tal ysgrifau ara y cyfan, yn 
mhorthladd New Orleans, ac hefyd yn Kanesville ; a bydded i’r holl 
dal-ysgrifau hyny, a'r arian mewn llaw mewn ychain, gwartheg, 
neu eiddo arallyn uwylaw y (lirprwywyr, neu y cwmni,gael eu 
dangos yn ein sywddfa ni, yn union ar eu dyfodiad. Dysgwyiir i 
bob un a gynnorthwyir gan y Drysorfaer ymfudo y tlodion, i hel- 
pu eu hunain hyd eithaf eu galîu, ac na fyddo neb yn dwyn mar- 
siandiaeth, ar gost fod arall yn cael aros ar ol. Na ! bydded i’r 
hwn sydd ganddo gistau o nwyddan, neu arian, dalu cludiad ei 
hun, a chynnorthwyer yn unig y rliai na allant gynnorthwyi) 
eu liuuain,neu ond mewn rhan; a gail llawer ddarparu pob peth 
anghenrheidiol ond y tâl ara eu cludiad, a llawer, ran o hwnw. 
Os bydd y rhai a gynnonhwyir gan Drysorfa y Tlodion yn dys- 
gwyl cael t^ithio mewn cerbydau neu wagenidrosy mynyddoedd, 
bydd y nifer o ellwch chwi ddanfonyn fychan iawn,eithr os bydd 
ganddynt ffydd i gerdded drwodd, gwna ychydig wageneidiau o 
fíawd dyrfa yn gysurus, a gellir symud llawer ar ycliydig o gost. 
Alae y trysorfeydd yn awr mewn llaw yn dyfod i fwy na 13,000 o 
ddolars, wedi eu casglu agos oll yn y Dyffryn, ac os bydd y Saint 
yn Lloegr a lleoedd ereill mor ddiwyd y flwyddyn ddyfodol, 
mewn cyfranu i’r Drysorfa, megys y gwnaeth y Saint yma, gellir 
dysgwyl ymgasgliad inawr i ganlyn. 

Dechreuodd Cymmanfa hanner-blym ddol yr Eglwys, yn y 
Bowery, yn y Ddinas hon, ar y 7fed o Fedi, am 10 yn y horeu, a 
pharhaodd o ddydd i ddydd, hyd ddydd G weuer, y lOfed o’r mis 
hwn, pan yr addoedodd hyd y 6fed o fíydref nesaf, i gyfarfod yn 
yr un lle. Llywyddwyd gan y Llywydd Bn'gham Youngyn ystod 
y Gymmanfa, yr hon oedd yn gyfansôddedig o gyunulliad mawr 
o’r Saint, o’r holl sefydliadau : ao yr oedd y gwahanol weithred- 
iadau yn cael eu hynodi gyda theimladau gwresog, mewn pregethu, 
addysgu, tystiolaethu, ac raewn dal i fyny holl awdurdodau cyff'. 
redinol yr Eglwys, fel yr oeddynt yn Ebrill diweddaf, oddieithr 
fod Lewis Abbott wedi raarw, ac Elisha H. Groves wedi symud i 
Swydd Iron, a William Snow a Winslow Farr yn cael eu penodi 
i lanw y bylchau yn yr Uchel Gynghor. Appwyntiwyd Nathan- 
iel H. Felt a John Banlcs, yn Esgobion Llywyddol Teithiol, i 
deithio yn yr Eglwys, ac yn mhlith y cangenau, gan gynghoriyr 
Esgobîoü, ac edrych eu bod yn ffyddlawn yn eu galwedigaethau, 
mewn casglu, degyrr.u, ac achosi iddynt gael eu danfon i’r 
swyddfa gyfl'redinol, ac mewn cadw cyfrifon cywir, a’u bod hwy- 
thau yn settlo â’r gwahanol esgobion, o bryd i bryd, a danfon 
mynegiad o hyny at yr Esgob Llywyddoi. 



18 


ÜDGORN SEION. 


Mae R. T. Benson a Je.lediah M. Grant uedí eti penodi yn 
oruc!ov yiwyr i gasglu tlo.lion, a pharliawyd uoru hwyliaeth y 
Llywvdd Orson IJyde. Yr Iienuriaíd Samu**l W. Iiichanls, Wil- 
lard Snow, Abram O. Smoot, Dorr P. Ourtis, a Vì:is >iì ShirtliíF, 
a benodwyd ar genadiaethau i’r Ynysoedd Prydeiuig, a Daniel 
Carn i Germany. Derbyniodd y I.lywydd John Young genad- 
iaeth i fyned i Ohio, i bregethu yr efengyl, a chasglu y 
Saint, a’r Henuriad John T.. Òuuyon i bregethu yr efengyl yn 
y Taleitliiau. Pleidleisiodd y Gynnnanfa i gadw y gaír doeth- 
ineb, ac yn neillduol i roddi heibio defnyddio te, eoffi, trewlwch, 
a dybaco; ac yn y petli liwn yn gystal ag mewn llawer o betliau 
ereill, mae yr hyn sydd dda i’r Saint yn y mynyddoeùd, yn dda 
i’r Saint mewn lleoedd ereill: a phe hyddai i’r holl rai a bro- 
tfesant fod yn Saint, roddi yr arian a wariant ar foethau, a 
phetbau annoeth i’w defnyddio, er lles y gweithiau cyhoeddus, 
ni a gaem weled Teml arail i’r Arglwydd yn fuan. 

Pleidleisiodd y Gymuianfa hefyd i ddeclireu adnewyddu y 
ilegymau a’r cyssegriadau : a bod i bob un o’r Saint, o fewn 
30 o ddiwrnodan, gyssegru y degfed o’ti heiddo, a’r degfed o’r 
llog neu y cynnyrch byth wed’yn, a bod i’r holl rai na ddegym- 
ant eu hunain gael eu tori allan o’r Eglwys. 

Mae tân wedi cael ei ennyn ar y ddaear, a phwy sydd yn 
alluog i’w ddiffodd ? Mae göíëuni yn llewyrchu, a phwy all ei 
attal ? Mae cenedloedd y ddaear yn ol'ni ac yn crynu ; mae y 
tân yn llosgi, a’r golouni yn dysclaerio, eithr ni wyddant hwy 
pa beth i wneyd o hono. Mae Duw wedi gosod ei law i adferu 
Israeì, ac achub gweddillion Ephraira, eitlir nis gwyddant hwy am 
hyny. Mae y llywodraethau henaf a galluocaf yn cael eu 
hysgwyd hyd at eu eanol, ac ni ŵyr breninoedd yr achos. Mae 
y ftbrdd yn cael ei pharotoi yn gyftym i fyned â’r Efengyl i 
China, Japan, a chenedloedd ereill, y rhai a eisteddant dros 
oesoedd mewn tywyllwch, ac wedi cadw ffwrdd oddiwrth gel- 
fyddyd nef'olaidd, a chwsioeriaetb bellenig; a gwaith y D 'U hleg 
Apostol yw llenwi pob drws agored, a gwthio i’r deheu a’r tswy â 
chyrn Joseph, hyd nes y teiralo pob calon ; ac udganu udgorn 
iachawdwriaeth, liyd nss y dadseinio pob clust â'r newydd ogon- 
eddus, o fod Duw yn y nefoedd, yr hwn sydd yn llywodraethu 
tynghed pob dyn, ac yn ewyllysio fod pob dyn yn dyfod i wybod- 
aeth o laohawdwr croeshoe iedig, a chael ei achub. 

Erod\ r, gweddiwch drosom ! Chwiorydd, gwcddiwch drosom ! 
Byddwch ostyngedig, ymbilgar, gwyliadwrus, diwyd, adyfal-bar- 
haus, yn mhob gair a gweithred dda, ao yn y diwedd chwi a oroh- 
fygwcli bob drwg, ac a eisteddwch gyda ni yn nheyrnas ein Tad. 
Henuriaid Israel, dyrchefwch eich lleisiau fel udgyrn, agorwch 
eich geneuau yn llydain, a chylioeddwch iachawdwriaeth i holl 
rai addfwyn y ddaear, a chwi a ddygwch lawer o eneidiau i 
Seion. 

Ein dyrouniad ni yw gweled holl aelodau Corwm y Deuddeg 
Apostol, yn y Gymmanfa Gyffredinol, yn y ddînas hon, ar y 6fed 
o Ebrill, 18ô3. A gobeithiwn y hydd y brodyr yn abl i drefnu 



UDGORN SEION 


19 

acbosìon eu gwahanol genadiaethau, yn y fath fodd, na fyddo nn 
niwed yn cael ei wneuthtir i’r Saint, tra fyddant hwv yn treulio 
ychydig dvmmor gydu rti mewn cynghor. Ac yr ydym yn gweddio 
'ar Dduw,’y Tad tragywyddol, i fendithio y Saint, trwy y ddaear, 
yn enw lesu Grist. Amen. 

BniGHAM Young, 
Heder C. Rimball, 
WlLLARD RlCHARUS. 


MYNEGUn Y CYNN tnLF.nnAU YN YII YNYSOFnn PRYDEINIG, 
A,\I YR HANNER BLWYDDYN YN DIWEDDU RHAG. 1, 1851. 


C nnnarfltdriau. 

('atig. 

D. A. 

/ìen.Off.Ath. 

m. 

Tor.Mar 

.Ymf Eeit.OU. 

LluiuÌHÌn 

.. 69 

1 

0 

227 

171 

158 

t?6 

139 

13 

4 

690 

3729 

Mmu liet-lcr 

.. 32 

1 

0 

125 

IS7 

105 

44 

140 

23 

8 

255 

3031 

Birininubani 

.. 17 

2 

0 

99 

102. 

81 

33 

124 

8 

0 

195 

2295 

Sbeflìelfl 

.. 3G 

2 

0 

62 

131 

64 

44 

164 

12 

0 

93 

1877 

Soutb Confcience.. 

.. 28 

0 

0 

43 

7G 

58 

46 

61 

5 

0 

176 

1257 

LiverpooI 

.. 10 

0 

0 

49 

54 

30 

19 

47 

2 

2 

91 

1125 

Beriforrishire 

.. 29 

2 

0 

60 

G0 

35 

30 

38 

6 

0 

72 

1000 

Norwich 

.. 19 

| 

0 

02 

60 

35 

20 

37 

1 

0 

132 

911 

Herefordsbire .... 

.. 29 

1 

n 

75 

62 

49 

■24 

15 

2 

0 

53 

907 

Cbeltenbam 

.. 19 

0 

0 

52 

44 

36 

20 

32 

5 

0 

111 

902 

Rrarifurd 

.. 19 

0 

0 

62 

70 

47 

10 

28 

7 

0 

80 

861 

WarwicRsliire .... 

.. 29 

1 

0 

75 

56 

29 

19 

36 

4 

0 

32 

763 

Preston 

.. 13 

0 

l 

G5 

46 

36 

11 

75 

14 

0 

79 

708 

Woicestersliire .... 

... 14 

0 

0 

39 

37 

18 

18 

‘20 

2 

0 

30 

685 

Newcastle-ou-Tyue 

.. 17 

1 

1 

59 

48 

17 

18 

49 

15 

3 

168 

C32 

Staftordshire 

.. 17 

0 

2 

52 

44 

‘29 

15 

40 

4 

0 

60 

561 

Souihampton 

... 15 

0 

0 

18 

24 

‘25 

11 

30 

4 

0 

115 

541 

Liucolnshire 

.. 19 

0 

1 

32 

45 

28 

11 

1 1 

3 

11 

41 

532 

Derhysbiie. ....... 

.. 13 

1 

0 

31 

30 

19 

8 

26 

2 

0 

63 

383 

Leiceate; sliire .... 

.. 9 

1 

0 

23 

19 

12 

10 

29 

3 

0 

39 

379 

Hnll 

.. fi 

0 

0 

19 

16 

19 

4 

19 

3 

0 

37 

310 

Shropsbire 

.. 10 

1 

0 

20 

15 

6 

7 

22 

3 

0 

52 

277 

Dorsetshire ...... 

.. 6 

0 

0 

7 

12 

11 

10 

4 

4 

0 

14 

263 

Carlisle 

... fi 

0 

0 

13 

9 

9 

5 

5 

0 

0 

13 

151 

Morganwg l'dwyr. , 

... 32 

0 

3 

2 13 

130 

l’J8 

97 

1)9 

17 

0 

300 

2572 

Sir Fynwy 

... 13 

0 

ü 

90 

40 


41 

42 

6 

0 

8S 

7-10 

Sir GaerfuiMin .. 

.. 13 

0 

0 

80 

22 

25 

19 

19 

5 

0 

28 

528 

iMorganw;: Orllewinol lfi 

0 

0 

70 

36 

34 

23 

59 

4 

0 

35 

4s0 

Sir Frvcheinio 2 .... 

8 

0 

0 

24 

8 

14 

6 

7 

1 

0 

24 

158 

Sir Benfro 

... 11 

0 

0 

21 

11 

7 

6 

15 

2 

0 

19 

150 

Sir Ddinl)vch 

.. 5 

0 

0 

12 

n 

T 

4 

8 

0 

5 

30 

127 

Sir Aheiteifi 

... 0 

0 

0 

Ifi 

14 

4 

2 

5 

2 

0 

15 

12G 

Sir Fflint 

.. 4 

0 

0 

16 

10 

4 

1 

9 

0 

0 

4 

90 

Sir Feiriouydd .... 

.. fi 

0 

0 

20 

3 

2 

1 

6 

(i 

0 

9 

7S 

Sir Fon. 

... G 

0 

0 

16 

o 

4 

1 

22 

0 

0 

3 

77 

Penfro Ogleddol ., 

... 1 

0 

0 

12 

3 

3 

1 

3 

0 

0 

35 

56 

Dyfl'ryn Conway .. 

.. 3 

0 

0 

9 

3 

3 

2 

7 

0 

0 

5 

56 

dasgow 

.. 29 

1 

0 

131 

95 

104 

29 

4S 

6 

19 

154 2217 

F.diiiburgh 

... 14 

0 

0 

35 

50 

33 

17 

16 

4 

2 

73 

693 

Duiulee 

... 7 

0 

0 

14 

17 

18 

10 

26 

3 

0 

50 

381 

Belfast 

... 6 

0 

0 

9 

8 

3 

4 

5 

1 

1 

35 

106 

Isle of Man 

... 3 

0 

0 

13 

8 

3 

2 

l 

0 

9 

6 

116 

Dublin Brancfa ... 

... 1 

0 

0 

4 

I 

0 

1 

3 

0 

1 

15 

30 

Londonderiy etto.. 

... 1 

0 

0 

2 

2 

0 

1 

2 

0 

0 

6 

24 

Cyfanswm.., 

679 

1C 

8 2211 1899 1393797 1583 196 

G5 

3G25 3289-ì 



20 TJdGORN SEION*. 

Exwaü t Llywyddioic. — Eli B. Relsey, Llundain; C. H. Wbeelock, 
IMancbester ; 1 C. Haisht. Birmingham ; Lewis Robbins, Sbefiìeld ; George 
Halliday, Soinh Confrrence ; Glaud Rodger, Liver|»«ol ; John Spiers, Bed- 
fordshire ; C. V. Speiicer. Norwich ; H w. Church, Herefordshire ; J. D. 
Ross,Cheltenham ; U. C. Wenzies, Bradford ; J. W. Crosby. Warwickshire ; 
J. w. Johnson. Preston ; J »hn Lyou, Worcestersliire ; J. S. Higbee, New- 
tastle-on Tyne ; James r. Bell, Stafi'ordshire ; W. C. Dunbar, Southampton ; 
Moses Clawson. Lincolnsbire : Georire Heiiclall, Derbyshire ; Jacob Gates, 
Leicestershire ; J. T. Hardy, Hull ; Joseph W. Yoinig, Shiopshire ; E. Frost, 
Dorset hire ; J- Caruiichael. Carlisle . Thornas Pugb, Morganwg Ddwyr- 
einiol ; Thomas Giles, Sir Fynwy ; Abednego Jones. Sir Gaerfyrddin; Henry 
Evans. Morganwg Orllewinol ; John Robeit?, Sir Frycbeiniog ; Jolin Price, 
Sir Benfro ; John Pa> iv, leu., Sir Ddiubyrh ; John Evn"s, Sir Aber teifi : 
Wiiliam Parry, Si» Fflint ; William Ricîiards, Sir Feirionydd ; William 
Siinnis, Sir Fon : Pliilip Sykes, Penfro Ogleddol ; John Davies, Dyífryn 
Con»ay ; R. Campbell. Glasgow ; Jam* s Marsdeu, Edinburgh ; James 
M‘Nanghtan. Duudee : Gilbert Cleinents. Belfast; J«»hn Kelly, Isle of Man : 
E- Sutherland, Duhlin Brancb : R. G. Frazer, Londonderiy. 


DYLEDION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU, CANGEN- 
AU, AC EREILL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU IONAWR7, 1852. 

Cynnadledclau. — Sir Fynwy, £39 16s 2jc ; Sir Frycheiniog, 
£6 *2s Stc; Sir Aberteifi, £5 13s2c; Sir Gaerfyrddin, £21 4$2§c; 
Morganwg Orllewinol, £44 12s 6^-c ; Sir Ffiint, £ 12 Os l|c ; Sir 
Gaernayfon, £16 7s ll|c; Sir Feirionydd, £6 12s lOc; Sir 
Ddinbych, £12 Os 1 Ifc ; SirBenfro,£l 17s6c; Dyffryn Conwy, 
£2 4s 3ac. Cangenan. — Dinas, £1 2s 6lc ; Llanilltyd, £5 ()s 9c; 
Pontytypridd, £7 16s 9c , Llanfabon, £1 3s Oc ; Cwmbach, 
£3 1-îs 0c; Pendeulwyn, £l 15s7tc; Twynyrodyn, £1 13s 3c; 
Llandaf, £1 19s 3c; Gog, £l 7s lOc; Caerdyf, £10 8s 5^c; 
Aberdâr, £11 1 ls 4§c ; Dowlais, £4 Ì2s 3c ; Hirwaen, £4 1 Is l^c, 
Rymni,£3 1 < c s 6c; Cwnmedd, £1 i ‘3s 94c; Georgetown, £6 19s7c; 
Merthyr, £ô 13s ; Pendaren, £4 18s 6ic; Pontfaen, 

£1 I9s2c; Cefn,£l 17s2c; Ynysgou, Ss 3§c ; Eglwysnewydd, 
J?\ Osllc; Lirerpool, £3 Os 7^c ; Gwernllwyn, £3 I2s 3àc; 
Ffynon-Tydfil, £ò lOs OJc : Aberaman, £'2 Ì4s 8c: Gostwng, 
9s 4§c. Personau. — Da^id Davies, Clynmil (yn awr Cwm- 
bach),3s4c: Joseph Rogers, 2s : Ü. Edwards, gynt o Tongwyrdd- 
Jas, 6s 5c : David John, sir Gaerfyrddin, 9s 6c : Jouathan J. 
Thoraas, £1 19s 8§c. — Cyfanswm, £27 4 9s 4jc. (Ygwallaui’w 
gwella). 


Taliadao o Rag. 25 hyd Ion. 7.— Sir Frycheiniog, £1 5s; 
Morganwg Orllewinol, £[ 18s ; Sir Feirionydd, lOs : Pontyty- 
pridd, £'2 5s 6c : Llanfabon, 1 4s : Cwmbach, £3 12s lOc : Dow- 
lais, £l lls 8c : Cwmnedd, 6s 7c : Georgetown, £1 19s lOc: 
Merthyr, £3 lOs: Cefn, £1 2s : Ynysgou, 12s 6c : AberamaD, 
7s lOc. Cyfauswm, £19 15s 9c. 


J. DAYlS, ARCRAFFYDD, MERTIl Y R-TYDFIL. 



UDGORN SEION. 

NEÜ 

&n*nt y> «#aótt. 


Rhif. 2.] IONAWR 24, 1852. [Cyf. IV. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL 

Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, yr hon a gynnol- 

iuiyd yny Bowery, Dinas y Llyn JLalen Fatcr, Mcdi 7, J 85 1 . 

[O'r "Froutier Gnardian.”] 

Yn brescnnol o’r Brif-lywyddiaeth — Brigham Youug, Heher C. 
Kimball, a Willard Richards. Patriarch — John Smith. O’r 
Deuddeg Apostol — Orson Hyde, Wiiford Woodruff, G. A. Smith, 
ac E. T. Benson. Llywyddiaeth y Deg-a-thrugain — Joseph 
Young, B. L. Clapp, J. M. Grant, A. P, Roclcwood, H.Herriman, 
Levi Hancoch, a Zera Pulsipher. Llywyddiaeth yr Estynfa— 
Daniel Spencer, David Fullmer, a Willard Snow. Corwm yr 
Archoffeiriaid — John Young a Reynolds Cahoon. Uchel Gyng- 
hor yr Estynfa. Yr Esgob Llywyddol— Edward Hunter. Ys- 
grifenydd y Gymmanfa — Thomas Bullock. 

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd Eimball, yr bwn 
a ddywedodd, os oedd y bobl wedi talu eu degwm, y buasai 
Ysbryd Duw ar y Gymmanfa hon; ac hysbysodd y brodyr, na 
dderbyniai neb ei gynnysgaethiad, hyd nes y buasai wedi talu 
ei ddegwm yn llawn, 

Canwyd bymn gan y côr; gweddiwyd gan yr Henuriad Orson 
Hyde, a chanwyd. 

Yna y Llywydd Young a anercbodd y bobl ynghylch gwaith y 
Gyramanfa, a’r profiad ag oedd y bobl byn wedi myned trwyddo, 
a dangosodd fod Mormoniaeth yn gynnwysedig o bol) gwybod- 
aetb, pa uu bynag ai yn y nef, ar y ddaear, neu yn uffern, ac y 
parha i chwyldroi y byd hwn, byd nes y byddo i boll deyrnas- 
2 



22 


UDGORN SEION. 


oedd y ddaear ddyfod yn ddarostyngedig i deyrnas Iesu Grist, a 
thystiolaethodd fod Joseph Smith yn brophwyd i Dduw, a’i fod 
yn gystal dyn ag a rodiodd y ddaear erioed.— Gohiriwyd. 

Am ddau yn y prydnawn, dechreuwyd trwy ganu a gweddio ; 
yna areithiwyd gan yr Henuriaid E. T. Benson, O. Hyde, G. A. 
Smitb, "Wilford Woodruflf, Levi Hancoch, y Llywydd Young, a 
Willard Richards, a dygodd pob un dystiolaeth gadam o waith yr 
Arglwydd yn y dyddiau diweddaf, a tbystiolaethasant hefyd fod 
Joseph yn brophwyd i Dduw. 

Yna gohiriwyd hyd yr 8fed, am 10 yn y boreu. 

Dydd Llun , Medi 8, deg yn y boreu. — Galwyd y Gymmanfa i 
drefn gan y Llywydd Young ; canwyd, yna gweddiwyd gan yr 
Henuriad Joseph Young, a chanwyd. 

Yna y Llywydd Young a gymmeradwyodd i sylw yr Anrhyd. 
Perry E. Broochus, baruwr yr Uchel-lys dros Diriogaeth Utah ; 
yr hwn a ddiolchodd bobl y diriogaeth am eu llettygarwch a’u 
caredigrwydd, yn gofalu am dano ef yn ei afiecbyd, pan yr oedd 
yn ddyeithryn. Dygodd dystiolaeth o heddychlonrwydd y tri- 
golion, eu cyfeillgarwch, eu heddwch, a’u cariad tuag at eu 
gilydd, eu hyraostyngiad i’r brawdlysoedd sydd o’u dewisiad eu 
hunaîn ; a gweddiodd ar Dduw i frysio yr amser y buasai yr holl 
Uuol Daleithiau yn meddu y fath frawdlysoedd ag sydd yn y 
diriogaeth hon, ac yna dygai heddwch i fynwesau y rhai a 
fyddent i’w barnu. Efe a ddangosodd ei gasineb a’i ffieiddiad o’r 
hyn a ddygwyddodd wrth yru Saint y Dyddiau Diweddaf o 
Missouri ac Ulinois. Yna efe a roddodd ddesgrifiad o’r gofadail 
a fwriedid ei chyfodi er cof am y Cadfridog Washington; a gor- 
phenodd ei araeth trwy ddywedyd y cofiai yn wastadol, gyda 
ddiolchgarwch a pharch, ei ymweliad â’r Saint yn eu dinas 
fynyddig, 

Dilynwyd ef yn ei sylwadau gan y Llywydd Young, a gollyng- 
wyd y gynnulleidfa trwy weddi gan yr Henuriad Wilford 
Woodruff. 

Atn ddau o’r gloch, wedi gorphwys un awr, galwyd y Gym- 
manfa i drefn gan y Llywydd Young; canwyd, ac yna gweddi- 
wyd gan John Young, a chanwyd. 

Yna y Llywydd Rimball a gyfododd, er dwyn yn mlaen waitli 
y Gymmanfa, ac a ddygodd gerbron y bobl awdurdodau yr 
Eglwys, ac a gyílwynodd Brigham Young fel Llywydd Eglwys 



UÖGORN SEION. 


23 


îesu Grist o Saint y Dyddìau Diweddaf, trwy yr lioll fyd, ac 
hefyd fel Prophwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr; yr hyn a gar- 
iwyd yn unfrydol. 

Yna cyflwynwyd Heber C. Eimball fel Cynghorwr Blaenaf i’f 
Llywydd Young, a Willard Richards fel Ail Gynghorwr, y rhai a 
gymmeradwywyd yn eu swyddi. 

John Sraith a gymmeradwywyd fel y Patriarch Llywyddol i 
Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, 

Willard Richards a gyraraeradwywyd fel Hanesydd yr Eglwys, 
a Chofnodydd Eglwysig Cyffredinol. 

Orson Hyde a gymmerad'\y wyd fel Llywydd Corwm y Deu- 
ddeg Apostol ; a Parley P. Pratt, Orson Pratt, Wilford Woodruff, 
John Taylor, George A. Smìth, Amasa Lyman, Ezra T. Benson, 
Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Erastus Snow r , a F. D. Richards, 
a gymmeradwywyd fel aelodau o’r un Corwm. 

Daniel Spencer a gymmeradwywyd fel Idywydd yr Estynfa 
hon o Seiou, a David Fullmer a Willard Snow fel ei Gynghorwyr. 

Henry G. Sherwood a gymmeradwywyd fel Llywydd yr 
Uchel Gynghor, ac Eleazer Miller, John Kerapton, Heman 
Hyde, Wra. W. Major, Levi Jackman, Ira Eldridge, John Yance, 
E. D. Wooley, a J'ohn Parry, a gymmeradwy wyd fel aelodau o’r 
cyfryw; a phleiüleisiwyd fod Winslow Farr a Wm. Snow i fod 
yn aelodau o’r corwm hwn. 

John Young a gymmeradwywyd fel Llywyad Corwm yr 
Arclioffeirìaid, a Reynolds Cahoon a George B. Wallace fel ei 
Gynghorwyr. 

Joseph Youug a gymmeradwywyd fel Prif Lywydd holl Gor- 
wmau y Degau-a-thrugain ; a Levi W. Hancock, Henry Herri- 
mau, Zera Pulsipher, Albert P. Rockwood, Benjamin L. Clapp, a 
Jedediah M. Grant, a gymmeradwywyd fel ei Gynghorwyr. 

Edward Hunter a gymmeradwywyd fel Esgob Llywyddol yn 
Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 

John Nebeker a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr 
Henuriaid, a James H. Smith ac Aaron Sceva fel ei Gyng- 
horwyr. 

Joseph Harker a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y 
Offeiriaid, a Simeon Houd a Lewis White fel ei Gynghorwyr. 

Mc Gee Harris a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr 
Athrawon, a John Yance a Reuben Perhins fel ei Gynghorwyr. 



24 


l'DGORN SEION. 


Return R. Hill a ddewiswyd yn Llywydd ar Gorwm y Dîa- 
coniaid. 

Brigham Young a gymmeradwywyd fel Ymddiriedolwr dros 
Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ac Edward 
Hunter fel Ymddiriedoiwr Cynnorthwyol. 

D. H. Wells a gymmeradwywyd fel Arolygydd y Gweithian 
Cylioeddus. 

Yn nesaf, cyflwynwyd Llywydd a Chynnorthwywyr y Cwmpeini 
Ymfudol Parhaus, i gasglu y tlodion, pan y cymmeradwywyd 
Brigham Young fei Llywydd y Cwmpeini crybwylledig ; a Heber 

C. Eimball, W. Richards, W. Woodruff, O. Hyde, G. A. Smith, 
E. T. Benson, J. M. Grant, D. H. Wells, W. Snow, E. Hunter, 

D. Spencer, T. Bul'.oc’o, J. Brown, W. Crosby, A. Lyman, C. C. 
Rich, L. Young, P. ?. Pratt, O. Pratt, ac F. D. Richards, a gym- 
meradwywyd fel ei gynnorthwywr. 

Dywedodd y IJywydd Ynung, y buasai Esgohion teithiol, i 
ymweled â'r Esgobion yn eu gwahanol ddosparthiadau, er edrych 
eu bod yn gwneyd eu dyiedswydd; ac os na wuant, symudir 
hwy o'u lle, a gosodir ereill i mewu ; pan yr enwyd Nathaniel H. 
Felt fel un o’r Esgobion Llywyddol Teithiol, dan yr Esgob Ed- 
ward Hunter. — Cariwyd. 

Enwyd John Banits fel un arall o’r Esgobioa teithiol, yr hyn a 
gariwyd. 

Dewiswyd Ezra T. Benson, Jedediah M. Grant, ac Orson 
Hyde, yn oruchwyiwyr y Cwmpeini Ymfudol Paihaus i gasglu y 
tlodiou i’r Ile hwn. 

Penodwyd Samuel W. Richards, Willard Snow, Abraham O. 
Smoot, Dorr P. Curtis, a Vincent ShirtlilT, i fyned ar genadiaeth i 
Lloegr. 

Penodwyd Daniel Carn i fyned ar genadiaeth i Germany. 
Penodwyd John Young i fyned ar genadiaeth i’r Taleithiau i 
bregethu, a chasglu y Saint. 

Penodwyd John L. Dunyon i fyned ar genadiaeth i’r Taleith- 
iau, a phregethu yr Efengyl. 

Darìlenwyd mynegiad o’r drafodaet’n yn Swyddfa y Degwm ; 
hefyd, fynegiad Cwmpeini Trysorfa Ymfudol Barhaus y Tlodion. 

Gohirwyd hyd ddeg yn y Iioreu. Gweddiwyd gan George A. 
Sraith. 

Dydd Mawrth, Medi 9, deg yn y boreu,— Galwyd y Gym- 



UDGORN SEION. 


25 


înanfa drachefn i drefn ; canwyd gau y còr, a gweddiwyd gan H. 
G. Sherwood, a chanwyd eilwaitb. 

Treuliwyd y boreu gan y Llywydd Young, i bre.gethu pregeth 
augladdol ar yr achlysur o farwolaeth y brawd Lewis Abbott ; a 
dilynwyd ef yn ei nodiadau gan yr Henuriad H. G. Sherwood, 
Levi Gifford, John Young, a H. C. Kimball ; ac yna gweddiwyd 
gan yr Henuriad Hyde. 

Ara ddau yn y prydnawn, wedi galw y gyramaafa i drefn, a’i 
dechreu yn y modd arferol, 

Y Patriarch John Smith a ddywedodd ei fod ef wedi myned 
trwy yr holl olygfa o erlidigaethau a terfysgoedd, a llofruddiaeth- 
au, oddiar 1832 hyd yn bresennol, gan goffhau y noswailh y 
lladdwyd Joseph ac Hyrura yn ugharchar Carthage ; ac yna 
galwodd ar y bobl i dalu eu degwm, fel y gellir dywedyd am 
danora, Da weision, da a ffyddlawn; a chanlynwyd ef raewn 
sylwadau cyffelyh gan y Llywydd Kimball, Edward Hunter, W. 
W. Phelps, Isaac Chase, a Zera Pulsiphsr. 

Cyfododd y Patriarch dracheín i lefaru ar y Gair Doethineb, 
gan annog y brodyr i roi heibio defnyddio tybaco, &c. 

Y Llywydd Young a gyfododd i osod y cynnyg, a galwodd ar 
yr holl chwiorydd a wnaent roi heibio defnyddio te, coffi, &c., i 
arwyddo hyny trwy godi deheulaw ; eiliwyd a chariwyd. 

Ac yna gosododd y cynnyg canlynol, gan alw ar yr holl boys ag 
oedd dan ddeg mlwydd a pliedwar ugain, a yragyfammodent i 
roi heibio defnyddio tybaco, whisty, a*r hoîl bethau a grybwyllir 
yn y Gair Doethineb, i arwyddo hyny yn yr un modd, yr hyn a 
gariwyd yn unfrydol. 

Yna dywedodd y Patriarch, Bydded i’r Arglwydd eich be dithio 
chwi, a’ch cynnorthwyo i gadw eich holl gyfatnmodau. Amen. 

Y Llywydd Young, yn mhlith pethau ereill, a ddywedodd ei 
fod yn gwybod am ddaioni y bobl, ac y mae’r Arglwydd yn cyd- 
ddwyn â*n gwendid. Mae yn rhaid i ni wasanaethu yr Ar- 
glwydd, a’r rliai a ânt gyda mi, a gadwant y Gair Doethineb ; ac 
os na wna yr Archoffeiriaid, y Degau a thrugain, yr Henuriad, 
ac ereill, wasanaethu yr Arglwydd, ni a'u didolwn hwynt o’r 
Eglwys. Mi a dynaf y llinell, ac a fynaf wybod pwy sydd dros 
yr Arglwydd, a phwy nad yw ; a’r rhai hyny na chadwant y Gair 
Doethineb, a doraf allan o’r Eglwys. Yr w*yf yn herio p®b dyn a 
he nyw : ai nid wyf bob amser wedi eich cynghori yn iawn r 



26 


UDGORN SEIOW. 


Buasai yn well genyf i cìiwi fy nryllio yn fodfedd dJaraaa, ná 
cliilio oddiwrth fy nyledswydd, gan mai yr Arglwydd yw fy 
nghynnortliwywr. Buasai yn well genyf fyw gydag ychydig o 
ddynion a wasanaethant yr Arglwydd, nâ byw gyda deg mil o 
ragrithwyr. Yna, efe a annogodd y gwyr a’r gwragedd i beidio 
byth a chweryla, a gadael pob amrafaelion. Os gwna rhywun 
gam â chwi, cytunvTch ag ef trwy eiriau teg, ond na ewch byth * 
gyfraith. Bydded i bob pen-teulu gasglu ei deulu ynghyd nos a 
boreu, a dysgwyl wrth yr Arglwydd, hyd nes y dysclaerio et 
ysbryd ef arnoch tnegys cwmwl ; ac yr wyf yn dywedyd wrthych, 
yn enw Arglwydd Dduw Israel, Bendithier c/iwi. 

Gohiriwyd hyd ddydd Mercher, am 10 o'r gloch yn y boreu ; a 
therfynwyd trwy weddi gan George A. Smith. 

Dydd Mercher, J\Iedi 10, degyn y boreu.— Galwydy Gyramanfa 
i drefn, a dechreuwyd trwy ganu gan y còr. 

Gweddiwyd gan y Llywydd Young, a cbanwyd. 

E. D. Wooley a ddygodd dystiolaeth o waith yr Arglwydd, fod 
Joseph yn Brophwyd Duw, a bod Brigham yn gystal dyn ag 
oedd Joseph,a’i fod ef yn gystal dyn â neb a breswyliodd ar y 
ddaear erioed, &c. 

I.îefarodd y Llywydd Young ynghylch y Fyddin Formonaidd, 
a phaham yr aethant i’r daitb. Dywedodd Cadfridog Doniphan 
yn St Louis, “ pe buasai ganddo ef un íll o’r Mormon boys, yr un 
fath â’r Fyddin Formonaidd, y gallai wneyd mwy o ddaioni nâ 
hoîl filwyr yr Unol Daleithiau ag oedd yno yr wyf yn dweyd 
pe buasai efe yn Formon, efe a gyhuddid o deyrn-fradwriaetb, er 
fod y Llywodraeth yn dda, a’r Fl’urf-lywodraeth cystal ag y 
gellid ei chyfansoddi. 

Yna efe a annogodd yr Esgob Llywyddol settlo â’r Brif 
Lywyddiaeth, a’rholl Esgobion, a gofyn eu degwm, y degfed o’u 
holl gvfoeth,o werth eu ffermydd a’u meddianau, a’r hyn oll sydd 
ganddynt ; ac yna edrych fod yr Esgobion yn settlo â phob dyn» 
a’i fod yn talu ei ddegwm, neu nyni a’i hesgyraunwn ef o’r 
Eglwys, Mi a werthaf bt»b cyfran o’ra beiddo, os gellir cael dyn 
a dâl vr arian, ac a’u gosodaf oll yn nwylaw yr Esgob Hnnter, 
ac mi a ddecbreuaf o’r newydd, ac mewn pum mlynedd bendith- 
iai Duw fì nes y byddwn yn gyfoethocach nag un dyn vn y wlad- 
wriaeth hon. 

Yna efe a alwodd ar y Brif Lywyddiaetli, y Deuddeg Apostolj, 



CDGORN SEION. 


27 


yr Archoffeiriaid, y Degau-a-thrigain, a phawb, er gwybod os 
oeddynt yn foddlawn i wneuthur fel y dywedodd wrlhynt, pan y 
cyfododd pawb eu dwylaw yn uniongyrchol, 

Wedi hyny efe a ddyrchafodd ei ddwylaw i fyny, ac â holl 
alluoedd yr Offeiriadaeth santaidd yn ei feddiant, bendithiodd y 
Saint yn enw Arglwydd Dduw Israel : a’r holl bobl a waeddas- 
ant, Amen. 

Ar gynnygîad a wnaed, gohiriwyd y Gymmanfa, hyd y 6fed o 
Hydref nesaf, ara ddeg o’r gloch yn y boreu. Yna gweddiwyd 
gan y Lly wydd H. C. Iíiraball. 

Thomas Bcii.oce, Ysgrifenydd y Gymman/a. 


EPISTOL AT Y SAINT YN POTTAWATAMIE. 

[O’r “Frontier Guardiau.”] 

Dinas y Llyn Halen Fawr , Medi 21, 1851. 
Anwil Frodyr, — Y r ydyra yn anfon atoch ein hanwyl frodyr, 
Ezra T. Benson a Jedediah M. Grant, i’r dyben neillduol o’ch 
cynghori a’ch cynnorthwyo i ddyfod i’r lîe hwn ; a dymunwn y 
rhoddwch ystyriaeth i’w cynghorion yn mhob peth, a dyfod i’r lle 
hwn gyda hwynt y tymmor nesaf ; ac na fydded i chwi fethu. 

Deuwch oll, chwi swyddogion yn yr Eglwys, a chwitbau 
swyddogion yn y Dalaeth, neu y swydd. Nid oes rhagor o araser 
i Saint betruso pa gwrs a ddilynant. Buora yn galw ar y Saint 
yn Pottawatamie o hyd er pan adawsom hwynt, i ddyfod i ffwrdd ; 
eithr y inae rhyw ysbryd gwrthwynebus wedi bod yn gysson, fel 
pe byddai yn sibrwd, “ Aroswch flwyddyn arall, a mynwch well 
darpariaeth,” hyd nes y mae llawer ag oedd â modd i ddyfod yn 
rliwydd, wedi eu gadael heb ddim ganddynt i ddyfod, megys ag y 
dywedwyd gan Brophwyd blaenorol. “ Os na ymgasgla dyn pan 
gaffo gyfleusdra, efe a gystuddir gan y Diafol, ei eiddo a ddifrod- 
ir, ei deulu a syrthiant trwy afiechyd, a dystryw ac aflwydd a 
fydd ar ei lwybr ; felly y bu gyda rhai o honoch chwi, ac a fydd 
yn fuan gyda rhagor o honoch, os na wrandewch ar yr alwad hon 
a dyfod i ffwrdd. 

Am ba beth y dysgwyliwch ? A oes rhyw esgus da genych 
dros beidio dyfod ? Na ! y mae genych oll, gyda’ch gilydd, lawer 
gwell siawns nag oedd genym ni pan gychwynasom fel Pioneers i 



28 


UDGORN SEION . 


cliwilio y lle hwn ; y mae genych chwi well gweddeuan, a mwy o 
honynt. Y mae genych gystal ymborth, a mwy o hono ; y mae 
genych gymmaint o nerth corfforol ag oedd genym ninnau i 
ddyfod ; mae ein gwragedd a'n plaut ni wedi cerdded yma, ac 
wedi eu bendithio wrth gerdded yma, ac yn droed-noeth hefyd, 
ond pan allent yn achlysurol gael croen gan yr Indiaid i wneyd 
moccasin ; ac ai ni ellwch chwithau wneyd yr un modd ? Gell- 
wch. Ac yr ydym yn dywedyd etto, Deuwch adref! Ac os 
gellwcli gael un wagen a iau o ychain i bum teulu, a phump o 
wageni ac ycliain i ganto eneidiau; neu heb wageni oll, a dim 
ond gwartheg a lloi wrth eich Uaw geirt, chwi a ellwch ddyfod 
yma yn fwv cysurus nag y daeth y Pionecrs yma, y rhai oeddynt 
heb ddim i ddyfod iddo ; tra y bydd genych chwi hob peth ; ac 
hwn yw y lle i’r holl Saint gael eu darparu i Seion, ie, o bob 
cenedl ; am hyny, yr ydym yn dywedyd etto, Cyfodwch, a deuwch 
adref. 

Dychwela yr Henuriad Hyde atoch, gyda’r brodyr Benson a 
Grant, ac a ddilyaa ei alwedigaeth fel arferol; ond na ymddi- 
bynwch ormod; arno ef, canys y mae ganddo ef ei achosion 
teuluaidd i'w trafod, a pharotoi i_ddwyn ei deulu, a dyfod gyda 
chwi; ac yr ydyrn wedi danfon y brodyr Benson a Grant i’ch 
bendithio cliwi, a’ch cynghori, ac i ryddhau y brawd Hyde. Am 
hvny, yr ydym yn dymuno arnoch, i waghau Pottawatamie, a’r 
Taleilhiau, a bod gyda ni yr hydref nesaf, chwi holl Saint y 
Gorucliaf, a bydd yn dda arnoch, os cedwch yr holl orchymynion. 

O chwi Saint, na roddwch eich etifeddiaeth i fod yn warad- 
wydd, ac na werthwch eich diwygiadau yn Pottawatamie ì 
ddyeithriaid am ddim, Na! yn hytrach gwerthwch eich diwyg- 
iadau am eu gwertb, neu rhoddwch hwynt yn nwylaw y rhai y 
cynghorir chwi, er lles y Saint tlodion sydd yn dyfod ar ol, fel 
cyssegriad er lles y tlodion. 

Dydd aberth ydyw, a’r rhai sydd yn barod i aberthu a gwneyd 
eu dyledswydd, a dyfod adref, gallant gael eu hachub rhag llosgi. 
Pa mor liir y bydd i’r Saint yn St. Louis, aros lle y maent ? 
Cyfodwch a deuwch gyda Saint Pottawatamie, a chwi a fendithir. 

Ydym, eich brodyr yn y cyfammod newydd, 
Brigham Yoong, 
Heber C. Himbáli,, 
Willard Richabds. 



UDGORN seion. 


29 


ANERCHIAD Y LLYWYDD F. D. RICHARDS. 

O’r “ Millenuial Star,” lon. 15, 1852. 

Bydd i’r Chwechfed Epistol Cyffredinol, a gynnwysir yn y rhif- 
yn hwn o’r “ Star,” fod o bwys mawr gan yr hoîl Saint, nid yn 
unig o herwydd y cynnwysa hanesion am lwyddiant mawr holl 
sefydliadau y Saint yn nyffrynoedd y mynyddau, a manau ereill, 
eithr o herwydd y dangosa fwriadau yr Eglwys yn yr amser dy- 
fodol, gyda golwg ar ei llwyddiant yn Seion, yn gystal ag yn 
mhlith y Saint gwasgaredig, yn neillduol y rhai hyny yn yr Yn- 
ysoedd Prydeinig. Nid y\v yr ysbryd dewr, eang, a bywiog a 
ddaugosir yn mhob brawddeg o hono, yn ddim arall ond ysbryd- 
oliaeth yr Ysbryd Glân, yn gwisgo cynghorion ei wcison â gallu, 
er lles ei bobl, yragasgliad ei etholedigion, a sefydliad Seion. 
Dedwydd fydd pob un o’r Saint, ar yr ochr hon i’r Môr Werydd, 
ag a gadwo gyda gwaith Duw, au a rodio yu y goleuni fel y mae 
yn parhau i ddysclaerio mewn nerth a gogoniaot cynnyddol o 
Fynydd Seion. Ac yr ydym yn cymmeryd y cyfleesdra presen- 
nol i gynghori rhai o’n brodyr i ysgubo ycbydig ar eu hamgyff- 
rediadau,yn neillduol y rhai hyny y gorfodir ni i ysgrifenu atynt 
unwaith, dwywaith, a thairgwaith, cyn y gallwn gael y cydweith- 
rediad neu y wybodaeth a alwn am dani yn gyhoeddus yn y 
“ Star;” er enghraifft,yn mis Mehefin diweddaf, galwasom am 
enwau a chyfeiriadau gwahanol Drysorwyr y Drysorfa Ymfudol 
Barhaus yn y Cangenau, ac nid ydym etto wedi eu cael oll; dra- 
chefn yr ydym ddwywaith y flwyddyn yn rhybyddio Llywydd- 
ion y Cynnadleddau trwy y “ Star,’’ i ddanfon i mewn ei myneg- 
iadau hanner-blynyddol ar amser penodedig, yr awr briodol ddi- 
weddaf i’r papyr a’u cynnwysant fyned i*r wasg ; eithr yn lle eu 
derbyn yn brydlawn pan ddelo yr amser, yr ydym yn ddiffygiol o 
amryw, ac y mae yn rhaid i ni ysgrifenu drachefn, yr hyn sydd 
yn rhwystro ein busnes ddau ddiwrnod arall ; ac yna nîd yn an- 
fynych y cawn fynegiad a gynnwysa bethau nad oes eu heisieu, ac 
ddim yn cynnwys y pethau anghenrheidiol, er fod pob peth gof- 
ynol yn cael eu nodi yn y cyfarwyddiadau cyhoeddus. Cry- 
bwyllir yr amgylchiadau hyn yn unig fel ychydig o’r enghreifftiau 
a ddygwyddant yn rhy fynych. Dyledswydd pob swyddog yn yr 
Eglwys trwy yr Ynysoedd Prydeinig, yw mynu gwybod, mor fuan 
ag y gallo ddarllen y “ Star,” pa gyfarwyddiadau sydd ynddi yi>. 



30 


UDGORN SEION . 


dal pertlijnas â’i swydd ef, ac os bydd rliywbetli nad yw yn c.itbaf 
eglur dylai ymofyn yn nnion â'i Lywydd, a dyfod i iawn ddeall- 
twriaeth o hono, fel y gallo fod yn abl, fel gweinidog cyBawnder, 
i gyflawni ei ddyleJswyddau yn öyddlawn i’r Saint, ac nid aros 
hyd nes v bo galwad disymmwth am gyngbor, ac wele, ni fydd 
ganddo ef un cynghor i’w roddi ; mae y cyfryw fel corsenau ysig 
i'r bobl i rodio â hwynt, ac yn fynych y mae y rhai a orphwysant 
arnynt yn cael eu trywanu â tbristwch. Nis gall y cyfryw byth 
ddyfod yn golofnau yn Nheml yr Arglwydd. Bydded i’r r'nai a 
wnant eu dyledswyddau tuag at yr Eglwys fel yn ail betb, ac yn 
fater o gy fleusdra, gael eu symud o'u lleoedd, pa un a fyddont 
J.ywyddiou, Ysgrifenwyr, neu Drysorwyr ; a pbenoder dynion a 
wnelo byny o'u calon, fel eu gwaith blaenaf i fawrhau eu swyddi 
trwy gyflawniad fiyddlawn o'u dyledswyddau. Ar y cyfryw geill 
pobl Dduw ymorphwys yn ddiogel ara gymhorth, a cbânt hwynt 
yn dŵr o nerth mewn awr o gyfyngder, ac fel ffynnonau o ddyfr- 
oedd bywiol yn y diffaethwch i ddisychedu y pererin ilesg. 

I’an fyddo cynghor cyffredinol yn cael ei roddi ynghylch rbyw- 
beth trwy y “ Star,” dylai y Saint ymofyn á Llywydd eu cangen, 
03 bydd rhywbeth anarferol yn dygwydd yn dal perthynas â’r 
pwnc; ac os bydd y mater yn rhy ddyryslyd iddo ef, apelied at 
Lywydd y gynnadledd ; ac os na fydd yntau yu barod i roi ateb, 
gall ofyn i’r I.lywyddiaeth yn Liverpool. Yr ydym yn gwybod 
yn bur dda trwy brofiad ein bunain am y diffyg liyder a fodola 
yn meddwl dyn i roddi cynghor ynghylch materion pwysig, pan 
y gwelo ac y teimlo fud ei gydgreaduriaid yn hongian wrthei eir- 
iau atn fywyd ac iachawdwriacth ; eithr, chwi frodyr y Ilywydd- 
ion, mae hyn yn oltrefn eich galwedigaeth, a gallu eich ordeiniad, 
fod i chwi ddwyn rhan o'r cyfrifoldeb mawr cyssylltiedig ag adeil- 
adu yr Eglwys, ac ymgasgliad y cyfiawniou ; o ganlyniad, na 
cbiliwch oddiwrth eich dyledswydd, eithr ceisiwchyn ddyfal ara 
gynghorion yr Ysbryd, a chewch allan y santeiddir eich geiriau 
gan Dduw, er lles mwyaf ei bobl, ar ba rai y gelwir chwi i ly w- 
yddu ; eicli ymddiried yu ngliyfarwyddiadau yr Ysbryd a gyn- 
nydda, liyd nes y byddo ysbryd y dadguddiad mor llawn ynoch, 
fel na fydd dim a osodir arnoch yn rhy anliawdd i’w gyflawni. 
Am hyny, safed pob dyn yn ei ran a’i le, a bydded ffyddlawn yn 
yr oll a gyflwynir iddo, fel y dygo aìlan ffrwytbau canmoliaetb, 
ac y byddo yn abl i barhau liyd y diwedd. 



ÜDGORN SEJON. 


31 


Fel ag y gwelir wrth yr Epistol Cyffredinol, eithryn fwy neilì- 
duol wrth yr Epistol at y Saint yn Pottawatamie, cynghor neili- 
duol y Brif Lywyddiaeth i’r Saint yn y parth hwnw, ac yn St. 
Louis, yw i ymadael yn ddioed, a myned i’r Dyffryn ; o ganlyn- 
iad ni chynghorir neb o’r Saint yn Mhrydain i fyned i America, 
os na fydd arian a ff'tjdd ddigonol ganddynt i’w cymmeryd yr holl 
tfordd i’r Dyffryn yn yr un tymmor. Pob rhai ag svdd ganddynt 
deuluoedd yu gyssylltiedig â hwynt ar y daith hon, a ddylent 
gael £20 yr un, pan yn gadael eu cartref leoedd, er sierbau eu 
cludiad ben bwygilydd ; eithr dynion ieuainc a sengl, os bydd gan- 
ddynt £10 i gychwyu, a allant fyned i Pottawatamie, a gweithio 
eu ffordd drwyodd gyda chwranioedd, o’r lle hwnw. Pob person- 
au a theuluoedd a chanddynt £20 yr un, ac yn bwriadu myned y 
gauaf hwn, a ddylent fod yn barod i gychwyn yn y llong a hwylia 
yn nechreu Chwefror, fel y gallont gael amser yn y Blufl's i bar- 
otoi ychen, wageni, ymborth, &c., erbyn y daith dros y gwastad- 
diroedd. 

Er fod ymfudiad wedi ei agor drachefn ar yr hen ffordd, nid yw 
wedi ei agor ar yr hen ddull. Na adawed neb Idoegr ond yn unig 
V rliai a allant fyned yr hoìl ffordd, naill ai trwy gynnorthwy eu 
hunain, neu gynnortliwy y Drysorfa Ymfudol. Mae St. Louis 
yn le afiachus iawn yn yr haf, ac y mae llawer yno ag a allent 
fod wedi myned yn mlaen, eithr a feddyliasant am aros a pharotoi 
i fyned yn fwy cysurus, ac y maent naill ai wedi colli eu bywyd- 
au, neu rai aelodau o’u teuluoedd ; neu, yr liyn sydd waeth fyth, 
wedi colli yr Ysbryd, a gwadu y ffydd. Mae St. Louis hefyd yn 
drigfan i lawer, 'ie, llawer iawn, o’r rhai sydd wedi myned yn 
anghymmeradwy o ran y ffydd ar wahanol amserau, y rhai, gan 
gael eu hunain yn analluog i ymarfer eu drygioni yn mhlith y 
Saint yn Nauroo, \Vinter Quarters, Pottawatamie, a rhai hyd y 
nod o Lloegr, ag a dorwyd allau am eu troseddau tra yn croesi y 
môr, — ydynt yn naturiol ddigon wedi cyd-ymgy farfo»l yn y ddin- 
as hono, hyd nes y mae wedi myned fel ystwc golcliion, i ddprbyn 
y gyfran wrthodedig o’r teulu dynol, am ba rai y dywedodd yr 
Jachawdwr, gan fod wedi colli eu bîas, nid oeddynt dda i ddim, 
ond eu bwrw allan a’u sathru dan draed dynion. O herwydd y 
rhesymau hyn, ni ddylai y Saint o hyn alian wneyd y lle hwnw 
yn ymgynnullfan. 

Mae y Cynnadìeddau Pndeinig wedi cyfranu tua un mil. o 



32 


UDGORN SEION. 


bunnau tuag at y Drysorfa Ymfudol Barhaus, oddeutu un rhan 
o dair o’r hyn ag y mae y Saint yn y Gorllewin weàì roudi; 
eithr y mae digon, pa fodd bynag, i wneyd declireuad ag a 'îna 
yr holl Saint yn llawen, ac a daíla allan belydr newydd o oleuni 
a gobaith i’rlioll dlodion yn mhlith pobl Dduw. Yn awr yw y 
d\ T dd i ddewis; yr ydym wedi nodi wrth Lywydd pob Cynnad- 
ledd y nifer ag y mae ef i ddewis o’i Gynnadledd, yn ol y swm 
a gyfranwyd gan yr amrywiol gynnadleddau ; a bydd iddynt 
hwy, yn unol â’n cyfarwyddiadau ni ac ysbryd yr Epistol Cyff- 
redinol, ddewis y rhai sydd ddoethaf i’w danfon, oblegid yr am- 
ryw resymau a roddwyd. Na theimled neb yn anghysurus os na 
ddewisir hwynt yn gyntaf, o herwydd mai ychydig iawn a all 
/yned y gauaf hwn, gan fod y Drysorfa mor fach. Mor fuan 
ag y gwuelo y Llywyddion eu dewisiadau, bydd iddynt yn un- 
iongyrchol ddanfon eu henwau, eu hoedran, eu galwedigaethau, 
eu rhagdaloedd (£1 yr un), a’u henwau wedi eu hysgrifenu 
yn eglur, i’n swyddfa, a chaiff y pleidiau eu rhybyddio o’r amser 
y dylent fod yn Liverpool, ynghyd â phob cyfarwyddiadau 
anghenrheidiol i’r fordaith. Bydded iddo gael ei ddeall yn eglur 
gan bawb, na ddewisir neb i ymfudo trwy y Drysorfa, oddieithr 
y cyfryw a roddant rwym-ysgrifau i orucliwyliwr y Cwmpeini yn 
Liverpool, y bydd iddynt barhau dan ofal y goruchwyliwr a ben- 
odiri gymmeryd gofal o’r cwmpeini ymfudol, hyd nes y cyrhaedd- 
ant y Dyffryn (oddieithr fod afiechyd neu farwolaeth), ac ar ol 
iddynt gyrhaedd y Dyffryn, fod i’w haraser a’u llafur fod dan 
reolaeth y Cwmpeini Ymfudol Parlians, hyd nes y byddant wedi 
ad-dalu y Cwmpeini y swm a wariwyd er eu cludo o Loegr i 
Ddyffryn y Llyn Halen Fawr. 

F. D. B.ICHARDS. 


DYFODIAD BRODYR O’R DYFFRYN. 

Mae yn hyfryd genym i hysbysu am ddyfodiad yr Henuriaid 
Samuel W. Richards, Willard Snow, Abram O. Smoot, a Yincent 
Shurtliff, i’n plith ; y maent wedi eu penodi ar genadiaethau i’r 
Ynysoedd Prydeinig, megys y crybwyllir yn yr Epistol Cyffred- 
•dinol, a chyrhaeddasant yraa ar foreu y 29ain o’r mis diweddaf, 
mewu iechyd da, oddieithr rhyw ychydig o effaith y môr, ac 
tnewn ysbrydcedd yn llawn o dân yr Arglwydd. Bydd i’r brodyr 



l'DGORN SEION. 


33 


hyn dreulio tymmor byr gyda’r amrywiol Henuriaid American- 
aidd, a Llywyddion y Cynnadleddau, a thrwyddynt hwy gyr- 
haedd gwyhodaeth o reoleiddiad yr Eglwys yn yr ynysoedd hyn, 
a’r amryw bethau dyddorawl a phwysig ag sydd yn awr gerbron y 
Saint ; tra ar yr un pryd, trwy eu dylanwad bywiog a’u hymad- 
roddion blasus, bydd iddynt roddi rhinwedd a bywiogrwydd i 
waith yr Arglwydd yn mhob rhan o’r deyrnas. Bydd i’r brodyr 
hyn ddysgu i’r Saint yn y wlad hon ysbryd a bwriad yr Sglwys 
yu y Dyffryn o berthynas i ymfudiad, a degymiad er adeiladu y 
Deml. Eelly y bendithiant ac a benditbir hwythau gan gym- 
deithas a gweinyddiadau eu gilydd. Caiff ein brodyr American- 
aidd glywed am hynt eu teuluoedd, a gwaith Duw yn Seion, tra y 
caiff yr holl Saint eu sirioli trwy eu presennoldeb a’u haddysgiad- 
au yn y wlad hou. Byddiddyntyn fuan dderbyn eu hapwynt- 
iadau i’r maesydd neillduol y caDt lal'urio ynddynt am yr arascr 
dyfodol. 

Mewn perthynas i’r brodyr Americanaidd sydd yn awr yn 
mhlith y cenedloedd Ewropaidd, dywed y Erif Lywyddiaetb, 
“ Pell fyddo oddiwrthym ni i osod beichiau trymion ar ysgwydd- 
au yr Henuriaid, neu eu caethiwo yn hir ar y tro oddiwrth eu 
teuluoedd mewn gwledydd tramor, tra mae heddwch yn ffynu, 
a’r ffordd yn rhydd ; eithr y mae’r pellder a’n gwahana yn fawr, 
ac y mae llawer o amser yn ofynol i deithio y peilder; a chan fod 
doethineb yn dda i gyfarwyddo, yr ydym yn gadael dychweliad 
yr Henuriaid Americanaidd sydd yn awr yn Ewrop i gyfarwydd- 
yd yr Ysbryd mewn cynghor â’u gwahanol Lywyddion, yr hyn 
byddwch gystal â’u hysbysu y cyflcusdra cyntaf.” 

Wrth yr Henuriaid Americanaidd yn yr Ynysoedd Prydeinig, 
yr ydym yn cymmeryd y cyfleusdra presenDol i grybwyll, ein bod 
ni, gyda hwythau, wedi penderfynu i lafurio am flwyddyn arall 
yn y wlad hon ; eitbr gan fod y wahanran ddiweddaf yn yr 
Epistol yn bwriadu dychweiiad y Deuddeg yn ystod 1852, y mae 
yn dra dymunol i gynnifer o'r Henuriaid a allant, i aros, fel y 
cadwer sefydlogrwydd a gallu yn holl waith yr Arglwydd yn yr 
Ynysoedd byn, ac yr ydym yn meddu y sicrwydd mwyaf y bydd 
i’r dyddordeb a deimla ein brodyr yn llwyddiant achos Seion, eu 
harwain i wneuthur felly gyda phob sirioldeb. 

F. D. Richards. 



34 


ÜDGORN SEION- 


AT Y LIjYWY DDION CYAIREIG. 

Aswyl Frodyr, — Wedi bod ya d'yeyd lawer gwaith wrthycb 
yngbylch eicli dyledswyddau, mew-n perthynas i ddyledion y 
llyfruu, a phethau ereill, yr wyf yu awr yn cyrameryd hamddeu i 
ysgrifenu atoch o’r newydd. Yr wyf mewn modd neillduol yn 
galw eich sylw at Epistol y Llywydd F. D. Richards yn y Rhif. 
Üfi o’r LTDGORNamy tìwyddyn ddiweddaf, mewn perthynas i 
ddyledion am lyfrau, &c. : y mae yr hyn a lefarir yno yn perthyn 
i ninnau yn Nghymru, ac yu dàl cyssylltiad â’r llyfrau Cymreig, 
fel y rhai Seisnig. Mae yn ofynol i bob Cynnadledd a Chang- 
en i wneyd eu goren i glirio y dyled sydd araynt bob araser, yn 
neillduol yr amser hwn, pan y raae cymmaint o alwad am arian 
i argraffu Llyfr Morrnon, nid yn unig i’r rhai sydd wedi rhoddi eu 
henwau vn awr, eithr i’r cannoedd a’u rhoddant etto mewn 
blynyddau i ddod. Mae Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg 
wedi dyfod i benderfyniad unfrydol i glirio y cyfan ; ac y mae y 
rhan fwyaf o'r caugenau eisoes wedi clirio y cyfan o’r lien ddyl- 
ed a'r newydd, 'ie, ac y mae y cangenau sydd yn derbyn mwy na 
neb ereill yn Ngbymru, wedi rhoddi esiampl dda, trwy glirio y 
eu dyled o flaen y lleill. Mae Sir Fynwy hefyd yn meddwl 
gwneyd yr un fath. Mao rhai yu ymprydio gymmaint ag unwaith 
hoh mis i’r dyben hyn, ac ereill yn trefnu mesurau ereill ; a 
bydded i chwithau, frodyr llywyddol, drefnu yn mhoh man y cyn- 
liuniau a weioch yn oreu er talu eicb dyledion am ly frau Cymraeg 
a Seisnig, fel na fyddo llyffetheiriau felly yn rhwystr i waith Duw 
Iwyddo yn eich plith. Os ufyddhewch i’r cynghor hwn, cewch 
weled bendithion mawr ar eich Uafur. Gofalwch hefyd fod yr 
holl Epistolau o’r Dyffryn, ac oddiwrth y Llywyddiaeth Brydeinig, 
yngbyd ag oddiwrth Lywyddiaeth Cymru, yn cael eu darllen yn 
nghyfarfodydd y Saint, fel ag y byddo yr holl Saint yn gwybod 
eu cynuwysiad, ac fel y derbyniont fywyd adnewyddol trwyddynt. 
Nis gall un cyfarfod gael ei dreulio yn well, nâ tbrwy ddarllen 
epistolau oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, ac ereill, amcan pa rai 
yw hyfforddi y boblynghylch y pethau liyny a berthynant i’w 
hiachawdwriaeth, 

Yr eiddocli yn yr Arglwydd, 

W. S. Phillips. 

14, Castlc St., Mcitbjr-Tydfil, Ion. 82, tS52. 



tJDGORN SEION. 


35 


YMDDYDDAN RHWNG Y MAB A’I FAM. 

Mab. Fy - mam, fy mam ann-yl, rwy'n llawen wrth fyw, 
Darostwng a wneuthym i drefn fy Nuw- 
3Ii ge’s fy medyddio yn enw y Mab, 

Ufydd-dod a roddais i’w wir ordinhad. 

Mam. Fy machgen bach anwyl, na fydd yn un ffoi, 

Ymwrthod â’r Seiutiau, a thro yn dy ol ; 

Fe’th hudwyd, fe’th dwyllwyd, fe’th drochwyd mewn dwr, 
Yr hyn nad oedd eisieu, ’rwyf fi’n eithaf siwr. 

Mab. Fy mara, na rwgnachwch, oud dewch heb nacâd, 
Gwnewch roddi ufydd-ùod i fedydd ein Tad; 

Ei gynghor a bery tra fyddo y hyd — 

Paham y dirmygwch ei fedydd ef cy\l ? 

Mam. Fy macbgen, ymwrthod á ffyliaid ein byd — 

Mi’th godais yn anwyl, mi’th fagais yn glyd ; 

Ymwrthod â’r Seintiau, rac aros yn hwy, 

Gwna ddod gyda’th riaint i eglwys dy blwy’. 

Mab. Pa fodd y tywyllwyd eich meddwl mor llwyr ? 

Agorwch eich llygaid, rhag myn’d yn rhy hwyr; 

A chwiliwch yn gywir ysgrythyr ein Duw, 

Ac yna cewch weled y fan i ni fyw. 

Mam. Fy machgen bach anwyl, ymwrtbod yn wir 

A’r celwydd rhagritliiol sydd ’nawr dros ein tir ; 

Ymuna yn gywir â sectau ein gwlad, 

Y rhai sydd yn credu yn Nuw heb nacâd. 

Mab. Crediniaeth, medd Iago, o honi ei hun, 

Nid oes ynddi alîu i achub un dyn, 

Ileb fod ei gweiihredoedd i’w cbadw yn fyw, 

Ac un o’r rhai cyntaf yw bedydd Mab Duw. 

Mam. Ffarwel ’nawr, fy machgen, gobeithio ’rwyf fi 
Pau gwrddwn tro nesaf, mai nes fyddwn ni. 

Mab. Dymuno ’rwyf finnau cewch fendith i fyw, 

Fel etto y cwrddwn yn ddau Saiut i Dduw. 
fíifwaen. Morgan E^ans- 



36 


UdGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Apwyntiadaü. — Penodir Joha Parry, Sir Ddinbycb, i deithio 
trwy Gynnadleddau y Gogledd, yn lle y brawd Eliezer Edwards, 
(yr hwn a ryddhawyd er ymfudo), yn gystal ag i barhau llyw- 
yddu Cynnadledd Sir Ddinbych. — Hefyd, penodir Robert Evans, 
o Liverpool, i lywyddu Cynnadledd Orllewinol Morganwg, yn lle 
y brawd Henry Evans,yr hwn a ryddhawyd er ymtudo i Seion. 

Cymmanfaoedd y Gogledd.— Cynnelir Cymmanfa SirFÜint, 
ar y lófed o Chwefror; Sir Ddinbych, ar y 22ain; Dyffryn Con- 
wy, ar y 29ain ; Sir Fon, ar y 7fed o Fawrth ; a Sir Feirionydd, 
ar y 14eg. 

Llyfr Morjion. — Os oes rhywrai o’n brodyr wedi gweled 
gwallau yn ein cyíìeithad o Lyfr Mormon, dymunwn arnyntein 
hysbysu, fel y gallom eu diwygio ar y diwedd. — Daw y rhif. 21 
allan gyda’r Uügorn nesaf, yrhwn a werthir ara geiniog yr un, 
ynghyd â phob un ar ei ol. 

Yr hwn a dderbynia garedigrwydd, ni ddylai fyth ei anghofio ; 
a’r hwn a wna garedigrwydd, ni ddylai fyth ei gofiu. 

Teilyngdod mawr a chlod uchel ydyut fel gwynt cryf a hwyl 
ledan, y rhai yn fynych a soddant y llestr. 


Taliadaü o Ion. 8 hyd Ion. 22. — Sir Fynwy, £18; Sir 
Frycheiniog, £1 ; Sir Aberteifi, 9s ; Sir Fôn, £1 : Sir Ddinbych, 
£3; Dyffryn Conway, 15s ; Dinas, 1 1 s ; Llanilltyd, £1 9s 6c; 
Pontytypridd, £7 16s 9c ; Llanfabon, I6s 3§c; Cwmbacb, £3 
14s ; Pendeulwyn, £1 15s7§c; Twynyrodyn, £1 13s 3c; Lìan- 
daf, 1 1 s 8c ; Caerdyf, £2 4s6c; Dowlais, £2 ; Hirwaen, £4 lls 
líc; Rymni,£3; Cwmnedd, 1 1 s lO^c; Georgetown, £6 19s 7c; 
Merthyr, £4 19s3c; Pontfaen, 7s ; Cefn, £l 17s 2c ; Eglwys- 
newydd, lôs 7c ; Gwernllwyn, £3 12s 3Jc ; Ffynnon-Tydfil, £5 
lOs 0§c; Aberaman, 15s.— Cyfanswm, £79 15s 6c. 

Bydd i ni foddloni ein gohebwyr mor gynted ag ygallom, 
yn ol eu teilyngdod. Mae pethau ereill yn awr yn lîanw ein 
cyhoeddiad. 

Dymunwn annog y dosparthwyr a’r llywyddion am beri 
i bob ymchwiliad gael ei wneyd ynghylch cyfrifon y llyfrau, fel 
os bydd camsyniadau, y gellir eu diwygio. Wedi gorphen Llyfr 
Mormon, bydd i ninnau ail-edrych dros ein llyfrau, a mynu 
gweledna fyddo dim gwallau yn ein cyfrifon. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davìs , Printcr , John's Strec.t , Georgctown^ Merthyr. 


J. D A V I S , ABGRAFFYDD, M ERTR Y R-T V DFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 

&mn n <#aíut. 


Rhif. 3.] CHWEFROR 7, 1852. [Cyf. IV. 


Y MORMONIAID YN UTAH. 

[0’r“New York Daily Tribune/' lon. 13, 1852.] 

Yr ydym wedi cyhoeddi yr hanesion a roddir gan y Barnwyr 
Brocchus a Brandeburg a’r Ysgrifenydd Harris, yn cyfcuddo 
y Mormoniaid o fradwriaeth yn gystal ag anfoesoldeb, a dwyn 
rhesymau gerbron paham nad allai y swyddogion hyny arosŷn y 
Diriogaeth. Mae yr hanesion hyn wedi eu gwadu yn bendant 
gan Mr. Bernhisel, Cynnrychiolydd Utah, ar lawr y Congress, 
yr hwn sydd yn herio ac yn hawlio yr ymchwiliad manylaf o’r 
fcoll fater, mor bell ag y perthyna i Lywodraeth yr Unol Daleith- 
iau. Yr ydym yn cael hefyd yn y Republic erthygl o ochr y 
Mormoniaid, yr hon a ddeillia o le cyfrifol, a’r hon a gopiwn fel 
y canlyn : — 

“Y newydd o basiad yr ysgrif yn sefydlu y llywodraeth a’r 
penodiadau o swyddogion, yn llywodyddol abarnol,agyrhaeddodd 
Ddinas y Llyn Halen oddeutu Nadolig diweddaf, ac a roesawyd 
trwy danio cyflegrau, a phob math a ddangosiad arall o lawenydd 
brwdfrydig. Cymmerodd y Llywodraethwr lw ei swydd yn fuan 
ar ol hyny, eithr ni reoleiddiwyd y Diriogaeth yn gyflawn cyn 
rais Awst. Cafodd y 4ydd o Orphenaf ei gadw yn y ddinas 
gyda rhwysg mawr, Y swyddogion nad oeddynt yn byw yn y 
Diriogaeth, a gyrhaeddasant gylch-le eu dyledswyddau bythefnos 
ar ol hyny, oddieithr y Barnwr P. E. Brocchus. 

“ Cafodd y Swyddogion eu derbyn oll yn barchus a llettygar. 
Yr oeddynt yn cael eu boddloni gyda sefyllfa sefydliad y Llyn 
Halen, a’r cysuron ag oedd diwydrwydd ei drìgolion wedi gasglu 
o amgylch iddynt yn eu cartref mynyddig ; er hyny, cawsant 
allan fod y prisiau Californiaidd ag oedd yno, a’r draul o fyw o 
danynt, yn anghymmesur â maint y gyflog a roddid iddynt gart 



3S 


ÜDGORN SEION. 


yr Unol Daleithiau. Bydd i ddeiseb gael ei danfon i y r Congre3‘“ 
yn ystod y gauaf, yn erfyn am ragor o gyíiog. Hyd y cyntaf e 
Fedi diweddaf, y cydgordiad a’r beddwch a ffynai rhvp«g gwa- 
hanol swyddogion y Llywodraeth a’r bobl, a barhaodd beb ei 
atìonyddu. 

“ Ýr unig hanesion a welais i’r gwrthwyneb, a ymddangosent 
fod wedi si sylfaenu oddiar lythyr a gyhoeddwyd yn y papyrau, 
ac addyddiwyd Dinas y Llyn Halen, Medi 20, 1851. Dywed y 
llythyr hwnw, nid yn unig yr ymddygid tuag at y swyddogion a 
ddanfonwyd yma gydag oerfelgarwch ac anraharch, eithr fod 
Llywodraeth yr Unol Daleithiau, ar hob aclilysuron cyhoeddus, 
pa un ai gwleddol neu grefyddol,yn cael ei chyhoeddi yn y modd 
mwyaf anmharchus, ac yn fynych gyda gogan-eiriau o gryn- 
chwerwedd, , ac â rhagddo i grybwyll dwy engbraifft i gadarnbau 
y dywediad bwn. Yn awr, yr wyf fi yn gwadu fod yr ysgrifen- 
ydd y cyfeirir alo,yn breseanol yn yr wyl ar y 4vdd o Orphenaf. 
Ni chyrhaeddodd y Barnwr Brocchus y Diriogaeth hyd y 17eg o 
Awst, eithr yr oeddwn i yn bresennol yn yr wyl. Cefais y fraint 
o wrandaw ar sylwadau y Llywodraethwr Young yn astud, ac am 
hyny mi a wn na wnaeth efe sylwadau niweidiol i wasanaeth 
cyhoeddus neu gymmeriad personol y diweddar Lywydd Taylor, 
neu yn wir unrhy w grybwylliad pa bynag yn ei gylcli a allaf fi 
gofio. Mae dywediadau yr ysgrifenydd, o ganlyniad, mor bell â 
byny yn anwirioneddol. 

“ Dywediad arall yw, ddarfod i’r ysgrifenydd, wedi ei awdurdodi 
gan Gymdeithas Cofadail Washington i fynu iddynt ddarn o fynor, 
hybysu y Llywodraethwr Young am yr hyn a osodwyd arno, a 
dangos ei ddymuniad i anerch y bobl ar y pwnc paa yn ymgyn- 
nulledig yn eu rhifedi mwyaf ; i’r Llywodraethwr, er cydsynio 
à’i ddymuniad, ar y dydd Llun canlynol, ei 4 (]}‘flwyno i sylw yn 
barcJws ac anrhydeddus, i’r dyben hyny, i gyfarfod o dair mil o 
bobl ; iddo lefaru am ddwy awr, yn mha amser y cafodd ei ffafrio 
gan sylw astud ei wrandawyr ; eithr iddo bryd hyn yn ol ei eiriau 
ei hun, yn ddamweiniol hyd hyny (fel y tybiai y Mormoniaid) 
ymosod ar y Llywodraethwr a’r bobl; a therfynodd gyda’r sarhad 
haerllug, ‘ os na roddent ddarn o fynor mewn cytìawn gyfeillach 
â itìiobl yr Unol Daleithiau fel brodyr a chyd-ddinasyddion, fod 
yn well iddynt beidio ei roddi oll, eithr ei adael heb ei gloddio yn 
mynwes ei fynydd gynhenid.’ Gellir dychymmygu effaith yr 
ymddygiad hwn, ac nid oes anghenrheiclrwydd i sylwi arno. 

li Dywed y llythyr-ysgrifenydd a grybwyllwyd, ddarfod, ar wyl 
y 24aiîs o Orphenaf, i areithiwr y diwrnod lefaru yn chwerw am 
y llwybr a gymmerodd yr Unol Daleithiau tuag at Eglwys Saint 
y Dyddiau Diweddaf, wrth gymmeryd byddin o wyr oddiwrthynt 
at y rhyfel â Mexico, tra ar lenydd y Missouri, yn ea ffoedigaeth 
oddiwrth y terfysglu yn Nauvoo ; fod y Llywodraeth wedi dyf'eis- 
io y llwybr mwyaf diffaetli, creulawn, ac anwraidd, er effeithio eu 
dinystr, eu dyrachweliad, a’u llwyr ddiwreiddiad ; yn mha amser, 
befyd, y Llywodraethwr Young a siaradodd ara y Llywydd 



ÜDGORN seion. 


Sg 


íaylor yn y niodd mwyaf annheilwng.’ Yr wyf etto ytì ail- 
adi'odd nad oedd ysgrifenydd y dyfyniad bwn yn bresennol yn yr 
wyl y cyfeiria ati. Vr oedd deg neu ddeuddeg o areithwyr ar yr 
achlysur bwnw, a chafodd yr holl ddiwrnod ei dreulio gan eu 
hareithiau; eitbr ni chlywais i V fath ìaith ag wyf fî wedi 
ddyfynu.nac unrhyw un arall a ellid ei gwyrdroi er dangos yr 
anmharch lleiaf tuag at Lywodraeth yr TJnol Daleithiau. Darfn 
i holl swyddogion y Llywodraeth, ag oedd y pryd hyny yny 
Diriogaeth, giniawa gyda y Llywodraethwr ar y diwrnod hwnw, 
Nid wyf fi yn gwybod i un dygwyddiad gymmeryd Ue i ddinys- 
trio Uawenýdd a chymdeithas dda y dydd. 

« Drachefn, ni chymmerodd y Llywodraeth oddiwrthym ni 
fyddin o wyr ; eithr un o’i swyddogion mwyaf dewr a wnaeth alwad 
am wirfoddiaid, a Mr. Young a ddywedodd mewn atebiad,' Chwi 
a gewch eich byddin ar unwaith, pe byddai iddi fod yn ddosparth 
o’n henuriaid.’ Atebodd mwy nâ phum cant o wyr galluog yn 
union i'r alwad, gan adael eu gwragedd a’u piant ar y gwastad- 
edd, a phum cant o wageni heb yrwyr, ac a roddasant_ wasanaeth 
effeithiol yn y rhyfel â’r Werin-lywodraeth Mexicanaidd.’’ 

Yr ydym yn ychwanegu dyfyniad o lythyr a yrwyd gan yr 
Anrliyd. Joiin Wilson, Goruchwyliwr Indiaidd yn California, at 
yr Anrhyd. Trdman Smith, o Senedd yr Unol Daleithiau. 
Darfui’r Cadfridog Wilson fyned trwy Utali ar ei fforád i’r Môr 
Tawei. Mae efe yn mhob ffordd yn ddyn o ymddiried, ac yn 
dv\vedyd am y Mormoniaid : — 

« jjid wyf erioed wedi bod yn mhlith pobl mwy gweddaidd, 
difrifol, diwyd, a raoesgar, nà’r rhai liyn, ac y mae yn anhygoel 
pa oymmaint y maent wedi wneuthur yma yn yr anialwch mewn 
amser mor fvr. Yn y ddinas hon, ag a gynnwys yn awr, fel y 
credwyf, o bedair i lium mil o drigolion, nid wyf wedi cyfarfod, 
mewn neb dinasydd gymmaint ag un segurwr, neu herson a 
edrycha fel torthwr. Mae eu hargoelion am gnydau yn dda, ac y 
mae ysbryd a bywiogrwydd yn yr oll a welwcb, uas gelhr cael es 
gyffelyh mewn unrhyw ddinas o unrhyw faintioli ag a tuais 
ynddi, ac mi a ychwanegaf, ddim byd y nod yn ‘ Hen Connec- 
ticut. ’ ” 

Dylai yr uchnd fod yn ddigon i gadw y farn gyhoeddus mewn 
ammheuaeth ar yr holl gwestiwn, ac i rwystro unrhyw weithred 
fyrbwyll gan y Congress neu yr Exeeutive. Mae yn eglur mai yr 
unig ffordd deg, yw ymchwiliad cyhoeddus, megys yr erfynir gan 
Mr. Bernhisel, ar ran ei etholwyr. O leiaf, nid oes cysgod o 
reswm dros y policy i ha un, fel yr hysbysir ni, yr ymdrecha V 
diweddar swyddogion harnol hyn i arwain y Llywodraeth.- 
Paham y dylai y Barnwr Brocchus, neu y Barnwr Brandeburgy 



40 


UDGORN SEIOÎÍ. 


neu yr Ysgrifenydd Harris, na neb arall, gael ei ddanfon yn 
groes i’r gwastad-diroedd gyda gallu milwraidd i’w gefnogi, fet 
Proconsul Rhufeiuaìdd, i esgymuno Brigham Young o'i swydd, 
ac urddo ei liun yn ei ie. Nis gallwn ni gael llinell yn mani- 
festo birfaith y boneddigion hyny ag sydd yn dangos cymhwys- 
derau, moesol, meddyliol, neu filwraidd, ag a addasai yr un neu 
yr oll o honynt i’r fath ryfel-gyrch, heb ddywedyd dim am y tasg 
caletach o heddychu y Diriogaeth ar ol iddynt bwy ei gorchfygu ; 
yn wir, wrth farnu oddiwrtheu dywediadau hwy eu hunain yn unig, 
dylem ddywedyd, eu bod, un ac oll, yn bynod anaddas hyd y nod 
i'r dyledswyddau ag y maent yn awr wedi gweled yn dda i ffoi 
rhagddynt, ac y buasai y gwasanaeth cyhoeddus yn gyffredinol 
yn cael ei leshau trwy en bod yn parbau mewn cyflwr o ymneill- 
duedd. 

Onda thybied nad yw Mormoniaid Utah yn wladgarol tuagat V 
Lywodraeth Gyfundodol, ac ddim am iddi gymmeryd un trafferth 
ynghylch eu hachosion hwy— yr hyn y mae eu Cynnrychiolwr 
yn hollol wadu, ac y mae’r ffaith o fod ganddynt Gynnrychiolwr 
yn ymddangos fel pe yn cadarnhau y gwadiad, — yr ydym yn 
ammau nad oes dim yn y cyfan i gyfiawnhau y gost a’r gwastraff 
o ymgyrch arfog i’w darostwng. Ni afionyddir heddwch a 
rheolaeth dda y wlad trwy iddynt gael llywodraethu eu hunain, 
fel y dewisont; mae y nwyddau tramor a ddefnyddiaut yn pasio 
trwy borthladdoedd y Werin lywudraeth, ac yn talu eu rhantuag 
at v cyllid, a rhaid iddynt barhan gwneuthur felly. Gadawer i’r 
Mormoniaid, yute, ffurfio cydwladoldeb hollol ar wahan os dewi9- 
ant, a chyhyd ag y dewisant. Yr hyn oll a fuasai yn anghen- 
rheidiol yn yr achos hwnw fyddai Goruchwyliwr yn Ninas y 
Llyn Halen, i edrych ar ol llesiant teithwyr, ac ni fuasai ar ddyn 
o’r iawn fath anghen unrhy w allu milwraidd i’w gyunorthwyo yn y 
swydd hono. Buasai yn llawer gwell i ddileu y weitlired at 
reoleiddio y Diriogaeth, a phenodi Goruchwyliwr felly, nâ danfon 
byddin allan i gospi Mr. Young ara areithiau terfysglyd, a chyf- 
lawui swydd lieddgeidwaid dros y bobl yu gyffredinol. 

Mae hyn,meddwn, yn anfeidrol well nâ'r ymyraeth filwraidd 
ymae rhaipleidiau yn ei annog. Eithr nid ymddengysfod y Mor- 
moniaid yn chwennych ymwahanu oddiwrthym, ac os nad ydynt, 
dylent gael aros ac ymddwyn tuag atynt yn deg, yn unol á Ffurf- 
lywodraeth a chyfreithiau yr Undeh. 



CDGORN SEIÖN. 


41 


Y “ GAIR O DDOETHINEB.’’ 

3ÍTD ydy'.'n nî byd yraa wedi hysbysu yr oll o’n barn yngbylch y 
•Gair o Ddoethineb, yn yr Udgoen, er fod liyny wedi bod ar eiu 
meddwl laweroedd o weithian. Mae yn dda genyra yn awr am 
gael y cyfíeusdra, can\s er ein bod wedi dywedyd llawer wrth ein 
brodyr yn Merthyr, am dano etto teimlwn i lefaru wrth yr holl 
Saint trwy Gymru. Yr oeddym, er pan ddeallasom gyntaf ryw- 
beth ynghylch y Gair o Ddoethineb, yn ei ystyried yn heth o 
bwys i’r holl Saint ei gymmeryd dau eu sylw, ac ymddwyn tuog 
ato yn gyfatebol i’w barn: ond er pan weDom yr hyn a ddywed- 
odd y Llywydd Young am dano, yn hanes y Gymmanfa Gyffred- 
inol, ystyriwn ef yn beth mwy pwysig fyth, ac mai goreu i gyd pa 
gyntafyr ymosodo yr holl Saint ar ei gadw. GaHwn ddweyd am 
.danom ein hunain, ein bod wedi ei gaiìw, yn ol ein gwybodaetb, 
oddiar paD gawsorn yr eglurbad cynlaf arno; ac yn bresennol 
gallwn ddweyd ein bod wedt derbyn llesbad mawr trwyddo J ie, 
gallwn dystio ein bod wedi derhyn iechyd anarferol yn yr ymar- 
feriad o hono. Yr oeddym wedi credu yn y declireu fod y Gair o 
JOdoethineb o Dduw, ac am liyny /od yn dtìa i boh dyn ei gadw., 
fel pob gair arall o’i eiddo, pa un bynag ai fel gorchymyn neu fel 
■cynghor. Yn wir, nis gwelwn ni fod llawer o wahaniaeth 
■rhwng eynghor a gorchymyn : pe ufyddhäai pawb i gynghor, nt 
fuasai eisieu eu gorcbymyu. Cynghor i blentyn a dry yn fynycli 
yn orchymyn i wr. o herwydd anufydd-dod. Cafodd yr Eglwys 
y Gair o Ddoethineb yn ei mabandod, fel cynghor ; eithr yn awr, 
.pan yn fwy nag un-ar-hugain oed, nid rhyfedd os y w ar gael gor- 
«hymyn yn ei gylcb. Ond os caift orchymyn yn ei gylch, ni fydd 
vn gaethach na gorchymynion eroill ; a dylai pob gorchymyn gael 
yr unrhyw barch. 

Y mae yu ddyledswydd ar bawb yn yr Eglwys hon i .gadw y 
Gair o Ddoelhiueb, ac y mae yn ddyledswydd ar bob swyddog, 
o’r apostol i lawr at y diacon, i’w ddysgu. Y mae cadw y Gair e 
Ddoethinebyn anghenrheidiol er ein hiacbawdwriaeth, os ydym 
am gael iachawdwriaeth drwyadl; ac nis gwyddotn ni pa fath 
iachawdwriaeth a gaiff V rhai na fynant gadw rynghor Duw yn y 
peth hwu. Buasem ni yn rhoddi esiampl i’w gadw yn gynt, pe 
.buasem yn gwybod raai “ liot drwhs ” oedd tê, cofiì, cocoa, &c. ; 
giììn meddyliem ui o hyd mai .gwirodydd poethion a feddylid, ya 



42 


UBGORN SEIOlf. 


lle “diodydd twymnion.” Yn awr, y mae yfed pob matli o wlyb- 
Troedd twymn yn niweidiol iawn i’r cylla, ac yn ei anaddasu yn 
fawr i dreulio y bwyd i’r corff; am hyny, dylid ymwrtbod â 
bwynt yn llwyr, ac yfed dwfr giân neu laetb, &c., yn eu lle. 
Nid oes achos dwyn rhesymau yn bresennol i bobl sydd yn credu 
mai Duw sydd wedi dadguddio y pethau y dylai ei bobl eu goch- 
eljd. Digon yw dywedyd, Byddwch yn gysson â chwi eich 
hunain, ac nac ofnwch ddangos hyny i neb. Mae Duw gyda y 
bobl hyny sydd yn glynu wrth ei air, ac yn eu bendithio yn 
ngolwg pawb. 

Ychydig iawn o’r Saint sydd na addefant y dylent gadw y Gair 
o Ddoethineb, eithr peidia llawer ei gadw o herwydd rhyw wag- 
resymau a ddysgant gan eu gilydd. Dywed rliai y dyjent gym- 
meryd yr hyn a osodir ger eu bron, fol yr arferai yr apostol Paul 
wneuthur, eithr esgus gwael iawn yw hyny ; nid y w yn debyg i 
Paul gymmeryd dim ag oedd yn niweidiol i’w gyfansoddiad, 
serch ei fod yn cymmeryd yr hyn a osodid ger ei fron. Nid oedd 
y mwyrif o’r pethau a waherddir yn awr, mewn arferiad y pryd 
hwnw, ac nid yw yn debyg ei fod yn eu defnyddio erioed, na’i 
fod yn gwybod dim am danynt. Nid yw yn debyg y bwytäai 
Paul wenwyn^yn wybodus, mwy nag y bwytäai geryg; a chystai 
fuasai cymmeryd y pethau hyny, er treio dilyn Paul,â phe buas- 
em yn yfed “ diodydd twymnion nad ydynt i’r corff na’r bola.’* 
Etto, dyw’eda ereill, n.ad oes modd teithio heb dori y Gair o. 
Ddoethineb. Ymddibyna hyny i gyd ar y teithiwr ; os gall 
Dirwestwr deithio, mae yn ddiddadl y gall Saint deithio, o leiaf fe 
allwn ni ; ac ar ein taith ddiweddaf o wythnos yn mhlith y byd v 
ni welsom un rhwystr i gadw y Gair o Ddoethineb. Etto, y mae 
ambell i henuriad teithiol a ddywed ei fod ef yn cymmeryd yr 
hyn a osodir gan ei fron yn mhlitb y byd, er mwyn peidio gosod 
rhwystr ar eu ffordd; ond, çlyw, frawd,. tro i dud. 217 o’th “ Ath. 
a Chyf.,’ , a darllen a ganlyn : — “ Wele, yn wir> fel lîyn y dywed 
yr Arglwydd wrthych chwi, mewn canlyniad i’r drygioni a’r 
bwriadau ag ydynt ac a fyddant yn bodoli yn nghalonau dynion 
bradwrus yn y dyddiau diweddaf, yr wyf yn eich rhybyddio chwi^ 
a’ch rhag rybyddio, trwy roddi i chwi y gair hwn o ddoethineb 
trwy ddadguddiad, ,> &c. Yn awr, hwyrach, pan fydd yr henur-. 
iad teithiol wedi hod yn llefaru ynghylch yr arwyddion a ganlyn-. 
ant, y bydd “ dynion hradwrus'’ yn ei gymmeryd i gael dysglai^ 



UDGORN SEION. 


43 


0 dê gwenwynig, er cael gweled os bydd fyw wedi yfed peth 
marwol yn ei anwybodaeth ! Yn mysg y byd, yute, feddyliem 
ni, y dylai y Saint fod yn fwyaf gofalus i gadw gair Duw; a 
meddyliwn fod mwy perygl o beidio cadw y Gair o Ddoethineb 
yn y wlad hon, nag hyd y nod yn Ninas y Llyn Halen, gan mai 
nid yno y mae ein gelynion, eithr yma. Os na fydd dyn yn cadw 
gair Duw, ac yn dygwydd cael ei wenwytio mewn gwirodydd., 
c.wrw, tê, eoffi, &c., nîs gall ddysgwyl cael ei arbed ; ac os bydd 
rhywun yn cadw gair Duw, ni ddylai ymffrostio a dweyd ei fod 
ef yn ddiogel, o herwydd gall hwnw fyned yn gynt nâ’r llall. 
Byddwn ddoeth, ac-na feiddiwn alluoedd y tywyllwch mewn un 
dull, rhag i Dduw ganiatâu iddynt ein gorchfygu, er bod yn 
esiampl i ereîll. 

Ein bwriad ni yw ymdrechu cadw y Gair o Ddoethineb yn 
mhob amgvlchiad, yn neillduol pan ar gost ein hunain; ac os 
gwrthodir i ni gwpanaid o ddwfr oer gyda ein hyraborth yn 
rhywle, gwnawn ei fwyta yn sych, a diolchwn Dduw; ac os cym- 
merir tramgwydd am beth raor lleied, ni fyddwn ni waeth, ac ni 
fydd y sawl a dramgwyddo ronyn gwell o’i fedyddio, yn ol dim a 
ddeallwn ni. Er hyny, bwriadwn fod yn ddoeth a diryfyg, a 
gadael i bawb farnu drostynt eu hunain. Os bydd galwad, 
byddwn yn barod i ddangos niwed diodydd twymnion trwy brof- 
iad; a gwnawn siarad â’r byd, yn ol dull y byd, ac â’r Saint yn 

01 dull y Saint; ac os gŵyr rhywun yn well, caiff ein dysgu, os 
myn. Nid doeth yw dolurio teimladau, eithr argyhoeddi pawb 
mewn cariad, gan rboddi esiampl dda o’u blaen, gan ddweyd 
wrthynt am yr addewidion mawrion a roddir i’r Saint yn y Gair o 
Ddoethineb, tud. 218 o’r “Ath. a Chyf. — “A’r holl saint ag 
ydynt yn cofio i gadw a gwneuthur yr ymadroddion hyn, ac yn 
rhodio mewn ufydd-dod i’r gorchymynion, a dderbyniant iechyd 
yn eu bogail, a mêr i’w hesgyrn, ac a gant afael mewn doethineb 
a thrysorau mawrion o wybodaeth, sef trysorau cuddiedig; a 
chant redeg lieb diffygio, a rliodio heb lewygu ; a myfi, yr Ar- 
glwydd, wyf yn rlìoddi iddynt addewid, y bydd i’r angel dinys- 
triol fyned heibio iddynt, megys plant Israel, a pheidio eu lladd 
hwynt. Amen.” 

Hyderwn weled y Cymry yn enwogi eu hunain yn nheyrnas 
Dduw, trwy fod yn awyddus i gadw y Gair o Dcloethineb, ynghyd 
â’r holl orchymynion, fel y derbyniont y bendithion uchod. 



44 


UDGORN SEîO?îo 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON. 

[Parbad o Gyf. III.] 

Yn awr troaf at y darganfyddiadau diweddar a wnaed yn yr 
America, gan Síephens ac ereill, ac at draddodiadau yr Indiaid 
eu bunain, fel tystiolaeth gadarnhaol o wiriouedd yr hyn hethau 
a osodwyd eisoes gerbron, ac a gynnwysir yn Llyfr Mormon. 

A ganlyn a gymmerwyd allan o waith ar darddiad yr Indiaiâ 
Americanaidd, gan C. Colton, a gyhoeddwd ganddo yn Llundain, 
yn y fí. 1833: — “Honant hwy fod llyfr unwaith yn meddiant en 
henafiaid, ac heblaw yr honiad hwn y mae ganddynt draddodiad 
fod yr Ysbryd Mawr yn arferyd gynt ragfynegi damweiniau dvf. 
odol i’w tadau, ac y byddai yn llywodraethu natur er eu mwyn; 
fod angylion unwaith yn ymddyddan â hwy ; fod yr holl lwythau 
Indiaidd yn ddisgynyddion o un dyn, yr hwn a feddai ddeuddeg o 
feibion; fod y dyn hwnw yn ddyn nodedig iawn, ac yn dy- 
wysog anrhydeddus, a chanddo lywodraethau mawrion ; ac y 
bydd i’r Indiaid, ei ddisgynydôion, adfeddiannu etto yr unrhyw 
lywodraeth a dylanwad; credanfc trwy eu traddodiadau, fod 
ysbryd prophwydoliaeth a gwyrthiol gyfryngiad yn cael ei fwyn- 
han unwaith gan eu henafiaid, ac yr adferir hyny iddynt hwythau 
etto, ac yr addfeddiannant y llyfr, a*r oll a fu mor hir yn golledig. 

Yma, gan hyny, y mae Ephraim wrth derfyn bryniau tragyw- 
yddoldeb, lle y daeth ei had yn lliaws o genedloedd ; yma yn 
nghanol y ddaear, y cauwyd ef allan oddiwrth y gweddill o’r hil 
ddynol ara oesau, ac efe a fu fel asyn gwyllt, wrtho ei hun ; ac 
yma y dadguddiodd Duw iddo bethau mawrion ei gyfraitb, “ond 
cyfrifwyd hwy fel peth dyeithr. ,> 

Pa mor ardderchog ac eglur yw prophwydoliaethau y Beib], a 
pha mor fanwl eu cyfíawniad, os credwn yn LlyfrMormon; a 
pha mor dywyll a dirgelaidd y rhaid i lawer o honynt aros dros 
byth i’r rhai a’i gwrthodant. Os cymmerir dau dyst i gadarnhau 
unrhyw heth, y maent genym yma i’w cael, y naill yn rhoddi 
prophwydoliaethau, a’r llall y cyfíawniad o honynt. 

Cyn dyfodiad Llyfr Mormon allan, edrychid yn gyffredin gan 
ddynion ar yr Indiaid Americanaidd, gyda’r eithriad o ychydig 
iawn o ysgrifenwyr, eu bod yn genedl anw’araidd, yn gauedig 
oddiwrth y byd gwareiddiedig, wedi parhau o oes i oes heb wyb- 
odaeth am gelfyddydau ac egw’yddorion, heb unrhyw foddion i 



ÜDGORN SEION. 


45 


drosglwyddo i’w holynwyr eu hanes felpobl, ond trwy eu traddod- 
iadau ; ond pan gyhoeddwyd Llyfr Mormon gyntaf, mynegai taw 
gweddillion Israel, o had Joseph, yw yr Indiaid Americanaidd ; a’u 
bod unwaith yn bobl wareiddiedig; a bod celfyddydau a gw r ydd- 
orion yn blodeuo yn eu mysg ; eu bod unwaith yn meddu gwy- 
bodaetli o’r gwir a’r bywiol Dduw ; eu bod wedi adeiladu dinas*- 
oedd mawrion a chryfion, a’u bod hyd y nod yn nodi y lle y safaì 
rhai o’r dinasoedd hyn unwaith; yr arferent gerfio eu cof-lyfrau 
ar lafnau o aur a plires, yr hyn a ddygai eu hanes i lawr i'w hol- 
ynwyr, ac mai yr Aifftaeg ddiwygiedig y gelwid ganddynt hwy yr 
iaíth yr arferent ysgrifenu ynddi, a’u hod yn anadnabyddus î bawb 
ereill; y doethion a chwarddent am ben hyn o wrthuni, fel ei gal- 
went, gan ryfeddu bod neb yn ddigon ffol i gredu y fatb beth. 
Ond amser a dreiglai yn mlaen, ac o’r diwedd Mr. Stephens a 
synai’r byd trwy gyhoeddi ei ddarganfyddiadau o adfeilion dinas- 
oedd mawrion a chryfion, temlau mawreddog, a delwau, yn caei 
eu toi gan arwyddluniau; rhai o honynt a gaed yn gywir yn y 
fan a nodwyd gan Lyfr Mormon, flynyddoedd yn flaenorol (i’w 
darganfyddiadau), fel lle y safai gynt ddinasoedd mawrion a ched- 
yrn, Dyma sylwadau Mr. Stephens wrth syllu ar adfeilion 
Copan, “ Nyni a eisteddasom ar ymylýmur, ac yn ofer yr ym- 
drechais i geisio amgyffred y dirgelwch a’n hamgylchynai. Pwv 
oedd y bobl a adeiladasant y ddinas ? Yn adfeilion yr Aifft, liyd 
y nod yn yr hir golledig Petra,y dyeithr a ŵyr hanes y bobl, 
olion pa rai a erys o’i hamgylch ef. America, medd haneswyr, a 
boblogwyd gan anwariaid, ond anwariaid erioed ni chodasant yr 
adeiladau hyn — ni cherfiodd anwariaid erioed mo’r ceryg hyn. 
3Vyni aofynasom i’r Indiaid, pwy a’u gwnaeth hwynt, a’u hateb- 
iad tywyll hwy oedd, Quein Sabe^ (pwy a ŵyr) ? Nid oedd yno 
ddim cymdeithasiad yn gyssylltiedig â’r lle, neb o’r adgofion cyff- 
rous hyny a gyssegra llufain, Athen, a meistres fawr y byd ar 
wastadedd yr Aifft. Ond saerniaetb, cerfiadaeth, a phaentwaith, 
a’r holl gelfyddydau a addurnant fywyd, a flodeuasant yn yr or- 
chuddiawl goedwig hon, areithwyr, rhyfelwyr, a Uywodwyr, 
barddwch, uchelfryd, a gogoniant, a fu fyw ac a aethant heibio; 
ac ni wyddai neb fod y cyfrywbethau wedi bod, neu a allentddy- 
wedyd am eu bodoliaeth fynedol. Llyfrau, cof-ysgrifau gwybod- 
aeth, ydynt yn ddystaw ar y pwnc hwn ; y ddinas oedd anghyf- 
anuedd.’’ Pa mor gymhwysedig y mae geiriau Isaiab, yn mhen. 



46 


UDGORN SEION. 


xxix, yn cyfeirio atynt,“A thi a ostyngir, o’r dJaear y llef- 
eri,ac o’r llwcli y hydd isel dy leferydd.” Yr hanes am y bobl 
hyn a orphwys yn ysgrifenedig ar yr adfeilion syrthiedig hyn ; 
mae yn llefaru wrth ddynion o’r ddaear; ac a sisiala o’r llwcb, 
oud ni all neb ei ddeall hj-d oni ddaw y llyfr seliedig allae, i 
egluro eu gwreiddyn, eu banes, a’u cwymp. 

Llyfr Mormon yw banes y bobl hyny. Yn yr ail argraffiad 
Ewropaidd, yr hwn a ddefnyddiaf ar yr achlysur hwn, tud. 515, 
dywedirgenym am gynhreswylwyr America, yr arferent hwy gerf- 
io eu cof-lyfrau ar lafnau, ac mai’r iaith a arferent wneuthur 
hyny, a elwid ganddynt hwy yn Aiíflaeg ddiwygiedig, ac nad oedd 
yn adnabyddus i neb arall- 

Gweler tystiolaeth rhai darganfyddiadau diweddar, yn gyfnerth- 
iad i’r ddau beth hyny ; yn gyntaf, er prawf y byddai cynbres- 
wylwyr America yn cerfio eu cof-lyfrau ar lafnau; darllener 
tystiolaethau am ddarganfyddiad a wnaed o lafnau ereill gan bobl 
nad oedd neb o honynt yn perthyn i Eglwys Saint y Dyddiau 
Diweddaf, ynghylch un fiynedd ar bymtheg ar ol y rhai a ddar- 
ganfyddwyd gan Joseph Smith. 

íl At Olygydd y Times and Seasons . — Yr ydyrn ni, dinasyddion 
Kinderliook, enwau pa rai a gyssylhir isod, yn tystio ac yn sicr- 
hau,i Mr. M. ' v iley, ar y 23ain o Ebrill, 1843, tra yn cloddio 
mewn moel-glawdd mawr yn y gymmydogaeth lion, gymmeryd 
allan o’r moel-glawdd dywededig chwech o lafnau pres ar lun 
cloch, a’r llafnau hyn a ordöid gan hen lythyrenau, yr oeddynt 
wedi rhydi yn erwin, y rhwymau a’r modrwyau ar y llafnau dy- 
wededig a aethantyn llwch ar ychydig o wasgiaad ysgafn arnynt. 
Y llafnau a ddesgrifiwyd uchod" a roddasom yn llaw Mr. Sharp, 
i'r dyben o’u dwyn i Nauvoo. 

Robert Wiley, G. W. E, Ward. Fayette Grub, 

George Diclienson, J. R. Sharp, W. P. Harris. 

W. Longueker, J. S. Curtis, W. Fugate.” 

Y Q uincy Whig, ar ol cofrestru y darganfyddiad hwn, a sylwa’ 
“ Y llafnau y cyfeiriwyd atynt uchod a ddangoswyd yn y ddinas 
hon yr wythnos ddiweddaf, ac yr ydym yn deall eu bod yn awr 
yn Nauroo, o dan sylw y prophwyd Mormonaidd, ac os gall 
Smith ddeongli yr arwyddluniau sydd ar y llafoau, efe a wna fwy 
tuag at dafiu go’euni ar hanesyddiaeth foreuol y cyfandir hwn 
nag un dyn arall sydd yn awr yn fyw.’’ 

A thrachefn, canfyddwn eu hen gof-golofnau wedi eu gordoi ag 
«rwyddluniau. Gan hyny, a ydy w yn afresymol i gredu am y bobl 



UDGORN SEION. 


47 


a allai gerfio eu hanesion ar gof-golofnau, na allent wneyd yr un- 
rhyw ar lafnau o aur a phres ; gweler y darganfyddiadan a wnaed, 
dangosanthwy i ni eu bod yn gwybod defnyddioldeb yr amrywiol 
feteloedd o ba rai y mae y wlad yn orlawn ? Sicr yw mai yn y 
grediniaeth wrthwynebol y gorweddai yr afresymoldeb ; felly y 
gwelwn fod y darganfyddiadau diiynol yn cadarnhau y rhan yma 

0 dystiolaeth Llyfr Mormon. 

A thrachefn, dywedid mai yr Aiíftaeg oedd yr iaith a arferent 
hwy mewn cerfiadau, wedi ei chyfnewid ganddynt hwy, ac a elwid 
yr Aififtaeg diwygiedig ; ac nad oedd neb arall yn ei medri. Yr 
wyf yn cofìo yn dda o gwmpas deng mlynedd yn ol, am y Parch. 
C. J. Eennedy, yn Scotland, yn defnyddio hyn fel un o'i resymau 
cryfaf er profi twyll Llyfr Mormon, oblegid y dywedid mai mewn 
llythyrenau Aifftaidd ei cerfiwyd; ond y darganfyddiadau diw- 
eddaf a brofant fod y doethyn hwn yn cyfeiliorni. 

Yr wyf yn cymmeryd a ganlyn, allan o’r Edinburgh Evening 
Courant , am Dachwedd 16, 1848; raewn erthygl yno ar y dargan- 
fyddiadau yn yr America, yr ysgrifenydd a ddywed : — “Yma syl- 
wn yn unig, pwy bynag a edrycho ar y darluniadau galluog yn 
llyfr Stephens ar ganolbarth America, a ddealla eu bod yn döedig 
ag arwyddnodau Aifftaidd a llythyrenau Hamyrataidd cyffelyb i’r 
rhai a ddarganfuwyd yn ddiweddar yn Neheubarth Arabia, ac a 
wel ar unwaith fod eu dull a’u llinelliad yr un â’r rhai a feddai y 
cenedloedd Asiaidd gynt.’’ 

A thrachefn, nyni a welwn dystiolaeth Llyfr Mormon mai gwir 
yw, canys gorfodir dynion i addef mai Aifftaidd y w ya* arwyddlun- 
iau hyn, etto fyth ni all neb eu darllen. 

Na, eu hiaith sydd golledig, eu dinasoedd ydynt anghyfanuedd, 
— eu prophwydi — eu llywodraethwyr — eu gwyliedyddion — aaeth- 
ant ymaith, a’r weledigaeth, lianes y cwbl sydd lyfr seliedig, geir- 
iau yr hwn a gyflwynwyd i’r dysgedig, ond ni allai ei ddarllen ; 
ac efe a ddywedodd, mae yn seiliedig, a’r llyfr a roddwyd at yr 
annysgedig, gan ddywedyd darllen hwn ; ond efe addvwed,nid 
wyf yn ddysgedig ; gan hyny, yr Arglwydd a wna waith rhyfedd 
a syndod, gan wneuthur i’r annysgedig i ddeall a darllen geiriau 
y Uyfr, i beri dyfetha doethineb y doethion a deall y rhai deallus 

1 ymguddio. Pa mor odidog yi ymuna ynghyd dystiolaeth y 
Dibl, Llyfr Mormon, a’r darganfyddiadau a wneir yn bresennoL 

{I'w barhau.) 



48 


UdGORN SEION. 


RHAGOROLDEB CREFYDD Y SAINT AR BOB CRE- 
FYDD ARALL YN Y BYD. 

Plant dynion a welaf — crefyddant yn hwylus, 

Mewu canuoedd o ddulliau addolant i gyd, 

Ac etto mae’r cwbl yn wir anwybodus 
O drefn yr Iesu i achub y byd. 

Y rhai anwybodus addolant ryw gerfiad 

0 feini, neu fetel, neu goed hardd eu llun ; 

Ond dim yw eu crefydd, a gicay eu dysgwyliad, J 

Ni feddant alluoedd i achub yr un. 

Ond pa’ra y trafferthaf i enwi y duwiau, 

A nodi’r gwahanol grefyddau i gyd, 

Gwnaf sylwi ychydig ar grefydd y Seintiau, 

Rhagorach yw hon nâ chrefyddau y byd ; 

Daeth hon ar y cyntaf, o wlad y goleuni, 

I'r rhai pur eu calon (’r efengyl yw hi) ; 

Dadguddiodd pa fodd i hil mewn trueni 

1 fyw yu dragywyddol mewn mawredd a bri. 

Hon gafodd ei dysgu gan Iesu’r Gwaredwr ' p 

Pau fu ar y ddaear yn gwisgo ei gnawd ; 

A hon a ddiarebwyd gan bob rhyw erlidiwr, 

A hon ga’dd ei rhoddi bob amser i’r tla*wd; 
lë, bon a gyflwynwyd n y dyddiau diweddaf, 

Ao nid oes ün grefydd a wna yn ei lle; 

Mae’n anghy fnewidiol a nerthol iawn, meddaf, 

Hi roddwyd i Joseph gan angel o’r ne’. 

Mae’n llawn o fendithion a roddir o’r nefoedd, 

Ei douiau fwynlieir gan yr ufydd a mád ; 

Ei rhinwedd iachusol a folir gan filoedd, 

A’r oll a dderbynir trwy gariad ein Tad : 

Ac hefyd ymwared o blith Babiloniaid, 

I wlad sy’n dylifo o ìinwedd a mêl, 

Lle ca pawb o’r Seintiau i ddod o’u caethiwed 
I ryddid cysurus a uiwyniant heb gêl- 

Cvmro Cernddu. 


CARIAD. 

Llawer sydd o ddywedyd am y gynneddf neu V nwyd hon, 
snewn perthynas iddi yn ei hanfod a’i chyssylltiad â nwydau 
ereill, ynghyd â’r effeithiau y raae yn eu dwyn. Y raae y gyn- 
neddf hon yn wreiddiol yn rolmb dyn, ond nid yw yn gweithredu 
tnor gryf ar bob gwrthddryehau gan y naill ddyn a’r llall, ac nid 
yw mor gryf hefyd i allu gweithredu. Nid wyf vn credu mai 



TJDGORN SEION. 


49 


gwrthdclrychau sydd yn rhoddi bodoldeb i’r gynneddf, etto gwrth- 
ddrychau sydd yn dwyn i aralygrwydd ei bod,ynghvd â grymus- 
der ei heffeithíau ; a byddai yn anmhosibl i neb brofi ei bodoldeb, 
na maint a grym y gynneddf, oni bai fod amgyichiadau yn dwyn 
achlysuron i weithrediad idd ei phrofi yn rahobdyn ; er enghraifft, 
gall fod dyn yn rymus iawn yn y gynneddf trugaredd ; ond cyn y 
gall ei phrofi yn ei heffeithiau priodol (elusengarwch a thosturi), 
y mae yn rhaid i amgylchiad wasgu anghenrheidrwydd i weith- 
rediad, yr hyn beth a fydd yn achlysur i brofi i’r dyn ei grymus- 
der mewn elusengarwch a maint y nwyd drugaredd. Gwelwn 
wrth hyn, nad rhoddi bodoldeb i’r gynneddf trugaredd y mae’r 
amgylchiad hyn, ond rhoddi cyfle i’r dyn brofi ei grym mewn 
haelioni. 

Cariad wyf yn gredu sydd yn gwthio i weithrediad yn mhob 
cynDeddf sydd â’i heffeithiau yn achosi dedwyddwch ; raegys tru- 
garedd, gwirionedd, cyfiawnder, &c. Y raae cariad yn ei effeith- 
iap yn dwyn hyfrydwch : y raae cariad yn hir-ymaros, yn gym- 
mwynasgar — nid yw yn cenfigeni, ymffrostio, ymchwyddo, a bod 
yn anwcddaidd, yn meddwl drwg— nid yw yn llawenhau mewn 
anghyfiawnder, ond gwell ganddo oddef cam. Pan y mae cariad 
yn goddef, nid yw yn mwynhau cymmaint o hyfrydwch, ag yw 
wedi i’r petli basio. Alewn cyssylltiad â goddef cam, y mae gofid 
a meddyliau drwg, yn ymgynnyg yn naturiol i niweidio, oni bai, 
fod cariad yn ei effeithiau daionus, mewn amynedd hir-ymaros, a 
chymmwynasgarwch, yn gorbwyso y brofedigaeth. Nid yn unig 
y mae llawenydd ynglyn wrth effeithiau cariad pan ei cyflawner, 
ond y mae yn para wedi ei wneyd, a phob tro y byddis yn cofio 
am dano gan ei wneuthurwr, a phawb a fu yn wybodus am dano 
liefyd; a phe bai can miliwn yn gwybod a chofio am dano bob 
dydd, derbynient ddylanwad da oddiwrtho, yn nerth pa un yr 
ymhyfrydent i wueuthur ychwaneg o’r un peth, er enwogi eu 
hunain, a llesoli pawb o’u deutu. Mewn cyssylltiad ag effeithiau 
cariad, y mae anrhydedd, gogoniant, a chyfoeth ; a dyma ddaioni 
byd wedi ei fwynhau, os mwynheir hyn : etto, y mae boll effeith- 
iau cariad i gael eu rheoleiddio wrth gyfraith, Y mae yn bosibl i 
ddyn weithredu yn uuol â T r nwyd cariad yn anghyfreithlawn, ac 
i r gweitbrediadau achosi gofid, tristwch, cywilydd, a thylodi 
mawr. Yn unig beth sydd yn rhoddi cymmeradwyaeth i weith- 
rediadau cariad, yw cyfreithlonrwydd y weithred, yngbyd â’i 



ÓO 


t'DÛORN SEION. 


theilyngdod yn mhob gwasanaeth. Gall dynion weithredu yn o! 
teimladau cariad, ac i’r weithred fod yn ddrwg, o herwydd nad yw 
yn ol y gyfraith y dylld gweithredu cariad wrtlii: o ganlyniad, y 
mae llesoldeb a daioni gweithredoedd cariad, yn ymddibynu ar eu 
cyfreithlonrwydd yn y naill wasanaeth fel y llall ; etto y mae yn 
bosibl i ddyn weithredu yn ol cyfraith cariad, ac heb fod y weith- 
red yn cael ei chynnyrcbu gan gariad. Hon etto ni chymmer- 
adwyir, mwy nâ’r hon a weithredir yn anghyfreithlawn. Y mae 
yn rhaid i’r gweithredoedd sydd i ddwyn lles ac hyfrydwch, fod 
yn ol cyfraith a chariad. Etto mewn cyssylltiad ag effeithiau 
cariad, ac effeitbiau y nwydau ereill sydd yn cael eu dirgymhell 
ganddi, megys trugaredd, gwirionedd, cyfiawnder, &c., y mae 
fwyaf o Ysbryd Duw. Y mae y geiriau sydd yn cael eu cynnyrchu 
gan gariad ar nwydau ereìll, yn ysbryd a bywyd (os byddant yn 
ol y gyfraith), a thuedd ynddynt i ddwyn byfrydwch i’r dyu a’u 
cyflawno, a lles i’r dyn neu y dynion eu cyflawnir amynt. 
Bydded ein holl eiriau sydd yn gofyn ufydd-dod, ynte, gael eu 
pichlo mewn cariad, a’n holl weithredoedd gael eu cynnyrchu 
oddiar y nwyd hon, yna cawn ddedwyddwch. Amen. 

Tre-Sior. Carwr Cadw Cvnghor. 


MAE AMSER DA YN DYFOD. 

Ton — “ Boreu Teg/' 

O ! Gymry, Gymry hoff, deffrowch, 

A chlust o ymwrandawiad rhowcli 
I air o gysur genyf gewch — 

Mae amser da yn dyfod. 

Yr angel ddaeth i lawr o’r nef, 

Hyn oedd ei lais a’i uchel lef* — 
Gwrandewch ei air ac ofnwch Ef, 

Mae amser da yn dyfod. 

Efengyî hedd ddanfonodd Duw 
T lawr o’r nef at ddynolryw, 
l 5 ob llwyth ac iaith, pob lluu a lliw, — 
Mae amser da yn dyfod. 

I fynydd Seion dewch yn llu,f 
O Babilon, fy mhobl i, 

Ei phläau mawr sy’n hongian fry, 

A’i hamser bron a dyfod. 

Pan ddua’r liaul, pan guddia’r llo’r,J 
Pan gwymp y sêr, pan rua’r môr, 



L’fiGORN SEION. 


51 


Hjn fydd arwyddion pena’r Iôr, 

Fod amser da yn dyfod. 

I)aw i deyrnasu gyda’i Saint, 

Heb bechod mwy, na phla, na baint, 

Ond heddwch Duw-mawr fydd eu braint,— 

Mae arnser da yn dyfod. 

Fe dywallt Duw ei Ysbryd Glân|| 

Arbob rhyw gnawd, o fawr i fân, 

’Nol geiriau yr ysgrythyr lân, — 

Mae amser da yu dyfod.§ 

Mae pob creadur ýn ei ryw 
Am gael dadguddiad meibion Duw, 

Ac am ddiogel fan i fyw, — 

Mae amser da yn dyfod. 

Teyrnasa heddwch trwy’r holl fyd,^J 
Ceir gwel’d y blaidd a’r oen yn nghyd, 

Y myn a’r llewpard o’r un l'ryd,— - 
Mae amser da yn dyfod. 

Y fuwch yn nghyd â’r arth a bawr, 

A’i llydnod fydd mewn heddwch mawr, 

Am hyn cydganed pawb yn awr— 

Mae amser da yn dyfod. 

Anghoâa’r llew greulonder cas,* * 

Fel ych fe bora wellt y maes, 

Cydorwedd á’r anifail bras, — 

Mae amser da yn dyfod. 

Gwaith ofer fydd i uffern ddu 
llyfela mwy â Seion gu, 

Mae dewraoh gwr yn awr o’i thu, 

Ac amser da yn dyfod. 

Ni ddysgir rliyfel rawy ’nol hyn,ff 
Rhoi’r terfyn ar y gwaywffyn, 

Ceir heddwcli Duw ar Seion fryn,— 

Mae amser da yn dyfod. 

Pryd hvn ceir gweied pob rhyw ddyn 
O dan ffìgysbrt n hardd ei lun, 

A’i winwydd hir a’i íiodau gwyn, 

A’i amser wedi dyíod. 

Sant Brid Fawr. William Jones. 

* Dat. xvi, 6. 7. + Dat xviii, 4. i Mat. xxiv, 2ü. || Joel ii, 2S. $ Rhuf. 

viii, 10. 1T Esay xi, 6,7, *• Esay xt, 6, 7. tf Micah iv, 3, 4 . 


Y DEML. 

Mae yn bleser genym i hysbysu y Saint fod cyfleusdra iddyuî 
ýn bresennol i ddyfod â’u hoffrymau i mewn tuag at adeiiadu 



52 


CIIGORN SEION. 


Teml i Dduw yn Ninas y Llyn Halen Fawr. Ni feddyliwu y 
bydd achos cymliell y Saint i ffyddlondeb ynghylch hyn, gan y 
gwyddant na fydd lle iddynt yno i dderbyn eu cynnysgiaethiad- 
au, heb eu bod yn ei wneuthur eu bunain, trwy dalu eu degwm, 
ac offrymu eu rhoddion. Mae y sawl sydd yn gwybod rhywbeth 
am ailu Duw, yn gallu gwerthfawrogi ei fraint, ei fod yn cael 
cyfleusdra i adeiladu Tŷ i Dduw yn mhen y mynyddoedd, lle y 
derbynir benditbiou ag a wna ein calonau i lawenhau, ac a'n 
haddasa yn y diwedd i dderbyn y gogoniant nefol, a bod gyda 
Duw, a bod yn debyg iddo. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


O'R Di ffryn. — Y'n gymmaint â bod y Barnwyr Brocchus a 
Brandeburg a’r Y'sgrifenydd Harris wedi cilio o Diriogaeth Utah, 
darfu i’r Llywodraethwr Brigham Young benodi ysgrifenydd 
(dros amser), fel na chaffai dim ei attal, ac y mae y Barnwr 
Snow yn gallu cyflawni yr lioll waith. — Mewn perthynas i’r 
cyhuddiadau a leinw bapyrau y wlad, gall ein darllenwyr weled 
atnddiffyniad gar. Olygydd y “New-York Daily Tribune,” yn y 
rhifyn hwn, fel nad oes achos i ni ddywedyd dira yn rhagor. 
Mae dernyn arall hefyd yn ein meddiant ailan o’r “ Missouri 
Republican,” yu amddiffyn y Saint yn yr un raodd. 

Yr Eglwys,— Mae yn rhaid i Églwys Crist ddyoddef tra y 
byddo y “ butain fawr’’ yn teyrnasu ; a bydd yn deg i’r butain 
fawr dyoddef pan roddir y llywodraeth dan yr holi nefoedd i bobl 
Saint y Goruchaf. 

Taliadau o Ion. 23 iivd Chwef. 5. — Morganwg Orllewinol, 
£5 3s ; Sir Fflint, £1 5s; Llanfabon, 19s 7c ; Georgetown, £2 
ds Cc ; Pendaren, £2 IOs 5c ; Liverpool, £5 ; Aberaman, 7s Gc. 
— Cyfanswm, £17 )0s. 

(gìg 3 Peidied ein prydyddion a gwan obeithio, o lierwydd nad 
yw eu gn'aith wedi ymddangos ; bwriadwn gyhoeddi amryw o 
honynt yn eu tro. 

(gji” Erfyniwn ar y rbai sydd yn hir yn dyfod i ymofyn y 
llyfrau a rwymir iddynt, wneyd pob brys a allant, gan fod llyfrau 
yn gwaethygu wrth eu cadw, hoblaw fod eisieu lle, ac eisien yr 
arian am dauynt i dalu y rhwymwr. 

“ W. P.” — Hysbyswn ef, ynghyd â holl ddospartbwyr y Gog- 
ledd, fod y sypynau yn cael eu danfon oddi yma ar y dydd 
Sadwm y cyhoeddir yr “ Udgorn,” bob pythefnos. 

Anfoner pob gobebiaetliau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis , Printer t John's Street , Georgetown , Merlhyr, 


1 . o.wts, ABCRAPFYnn, M EET H Y H-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 

ŵmt k .#amt. 


Rhif. 4.] CHWEFROR 21, 1852. [Cyf. IY. 


ADOLYGU LLYFRAU. 

MáE adolygu llyfrau yn erbyn y Saint wedi myned yn waith di- 
flas iawn genym o’r diwedd, trwy fod ein gwrthwynebwyr yn ys- 
grifenu pethau ag ydynt wedi eu hateb amryw weithiau o’r blaen. 
Ni fynant edrych i mewn i’n hegwyddorion na’n hanes, eithr 
pentyrant hen lol allan o lyfrau y gelynion a ysgrifenasaut o’u 
blaen. Mae llyfryn o’n blaen yn awr, a elwir “ Twyll Morraon- 
iaeth, ynghyd â Hanes Bywyd a Marwolaeth Joseph Smith,” gan 
y Parch. William Rowlands, curad, Merthyr ; yr hwn sydd yn 
dangos yn eglur na cheisiodd ei awdwr chwilio dim i egwyddorion 
y Saint, nac i hanes Joseph Smith, ond yn unig yn llyfrau ein 
gwrthwynebwyr, y rhai ydynt wedi eu profi yn gelwyddogcyn i 
Mr. Rowlands erioed eu gweled. Ai ni fyddai yn deg i ddyn fel 
efe ddarllen yr hyn sydd wedi ei gyhoeddi yn ei dref ef ei hun, 
yn ateb i’r rhau fwyaf o’i lyfryn, cyn myned i’w ysgrifenu ? Yr 
oedd ateb yn barod i’w lyfryn ef, c}’n iddo fyned i’r wasg, ac ond 
odid cyn ei ysgrifenu. Pwy bynag sydd am weled rhyw adolyg- 
iad ar ei lyfryn,galwed gyda ni, a gwerthwn iddo wahanol draeth- 
odau, y rhai a gynnwysaut atebion i’r rhan fwyaf o’r twyll-res- 
ymau a geir yn y llyfryn dan sylw, ynghyd â hanes cywir gan 
lygad-dyst yngbylch Joseph Smith. Mae yn gryn gywilydd í 
Mr. Rowlands ei fod yn gosod ei enw wrth gymmaint o sothach 
disynwyr ag sydd yn ei lyfryn, heblaw y celwyddau noeth sydd 
yn britho ei dudalenau. 

Y ffordd oreu i’r Saint amddiffyn eu hunain yn ngwyneb llyfr- 
vnau ein gelynion, rw yindrechu dosparthu y traethodau ag 
4 



CDGORN SEION. 


64 

ydyra wedi ysgrifenu, o herwyüd y raae y rhai hyny yn ateb hoìf 
wag-resyraau ein gwrtl)wynebv?yr, ac yn arwain y darlleny’dd at 
wreiddyn pob pwnc, fel y gallo farnu drosto ei liun. Os cawn gan 
y Saint wneutliur fel ag yr ydym yn eu dysgu, nid oes aclios i ni 
ofni llyfrynau, fel eiddo Mr. Rowlands, pe byddent rif y sêr : 
raae digon o nerth yn Mormomaetb i weithio ei ífordd, os gwna y 
Saint ei dwyu i sylw eu cydwladwyr. Mae yn bryd i’r Saint 
ddeall mai yr argraff-wasg yw y pregethwr mwyaf effeithiol yn y 
dyddiau liyn, gan ein gelynion, yn gystal â chenym ninnau. 
Ara hyay, pan fyddo ein brodyr am i ni aleb y gwrthddadleuon 
a ddygir yn ein herbyn, bydded iddynt gofío fod genym draeth- 
odau wedi eu cyhoeddi ar y rhan fwyaf o’n pynciau, y rhai ydynt 
hyd yn bresennol heb gael eu hadolygu gan ein gclynion. Mae 
yn arwydd, os bydd rhywun yn ysgrifenu yn erbyn y Saint, heb 
ddarllen dim ar eu llyfrau, ei fod yn amcanu dallu raeddyliau ei 
ddarllenwyr, a’u cadw rhag gwybod dim ynghylch y rhesymau 
sydd gan y Saint i roddi am y gobaith sydd ynddynt. Mae yn 
enbyd fod yn rhaid i barchedigion yn y wlad lion fyned i’r Amer- 
ica at Joseph Smith, cyn y gaVlant gael dim i ysgrifenu yn erbyn 
Mormoniaeth, pan y mae digon o lyfrau yn eu cartref eu hnnain 
\n liaeddu mwy o’u sylw. Y Gyhoeddiadau a argraffwn ni yma, 
a’r pregethau a bregetha ein brodyr, sydd yn llwyddo Morraon- 
iaeth yn Nghymru ; a chan hyny, os yw ein gelynion (canys gel- 
\nion sydd yn galw ereill wrtb enwau drwg) yn gofalu ara les 
ac iachawdwriaeth y Cymry, paham na ddeuant at wreiddyn y 
drwg, 9ef yr amrywiol draethodau a ddosparthwn yn mhob cwr 
o’r wlad — paham na ddangosant dwyll yr hyn a allant weled 
yma, yn lle twyll dyn ag a fu byw a marw mewn gwlad bellenig, 
yr hyn sydd yn mliob ystyr ailan o’u cyrhaedd ? Mae y rheswm 
i’w gael : raae yu rliwyddach gwaeddi “ twyllwr,” nà dangos y 
twyll, Mae twyll Joseph Smith i’w gael yn Ngliymru ; a pha- 
hara na chai ei ddangos i’r bobl, yn lle dangos y twyllwr, yr hwn 
sydd wedi marw ? Yr oedd yn haws dweyd fod Crist yn yfwr 
gwin ac yn raeddu cythraul, nâ dangos twyll ei athrawiaeth - T ac 
felly yn yr oes hon, mae yn rhwyddach dweyd pob drwg am 
Joseph Smitb, na daugos twyll yr egwyddorion a bregethodd trwy 
ei oes. Fe ŵyr gwrthwynebwyr Mormoniaelh liyny, a dyma yw 
yr achos eu bod raor ddystaw ynghylch llyfrau y Saint. Ond 
godawer iddynt, dewisent eu ffordd ; mae yu rhaid i waith Du-w 



UDGORN SEION. 


íyned rbûg ei flaen, ac y mao yn myned, er gwaethaf pawb ; a 
pha fwyaf a ysgrifeno ofl'eiriaid a phregethwyr yn ei erbyn, mwy- 
at i gyd a ddaw i ymuno a r Saint, os byddwn ni wrth ein gwaith 
yn gwasgaru ein llyfrau 'a’n begwyddoriou. Mae y pur o galon 
yn rhwym o weled y goleuni, os bydd yn tywynu arnoj ond os 
na fydd yn tywynu, nid oes cymmaint o fautais. Chwi Saint, 
peidiwch digio wrth y rhai sydd yn taenu chwedlau trwy y wasg 
a’r pwlpudau ara danom ; canys raae yr liyn a wnant yn cyflymu 
cyfnod gorcliwyliaeth cyflawnder 'yr-amseroedd. Daw pawb i wyb- 
od mwy am hyn yn y pen draw. 

Yn awr, frodyr,ymysgydwch, mae eich amser yn fyr ; gwnewch 
ddefnydd o’r defnyddiau a osodwn o fewn eich cyrliaedd. Taen- 
wcli y llyfrau, ac ewch o dŷ i dỳ mewn llawn cariad a dymun- 
iadau da, a gweddiwoh am i Ysbryd Duw fod gyda chwi, a cbwi a 
orchfygwch i ennill llaweroedd yn Saint. Bydd i ninnau, mor 
fuan ag y gorphenwn Lyfr Mormon yn y Gymraeg, fyned at ein 
hen orchwyl o ysgrifenu traethodau, ac ymdrechu eu gwneyd yn 
arfau effeithiol yn llaw Duw i dynu cestyll o annuwioldeb i’r 
llawr, ac adeiladu teyrnas ei anwyl Fab : ac wedi y casglom ein 
hysgubau yngliyd, ni a frysiwn lua thref, i etifeddu ein rhan y T n 
Seion, a chymdeithas felys y Saint. 


MEDDYLIAU GWIBIOG, 

Esgusodir ni am unwaith i ysgrifonu ein raeddyliau gwibiog; 
canys er ymdrechu o honom awr yn ol i ysgrifenu erthygl i osod 
yn ein cyhoeddiad, cawsora allan nad allem yn rhwydd gadw at 
ein pwnc, oblegid fod ein meddwl mor wibiog: gan byny, pen- 
derfynasom ysgrifenu rhywbeth ar antur. Yn awr, gan hyny, 
groesau i chwi feddyliau gwibiog ; deuwch atom o bob man, a 
ninnau a’ch ysgrií’enwn i lawr mor gynted ag y gallorn, gan 
ddechreu ar y 

1. Mae trafferth ,fyda phob peth, ac y raae trafferth wrth 
gasglu meddyliau gwibiog, yn enwedig os bydd gormod .yn dylod 
•a í y tro. 

2 Cyn y gallwn lefaru llawer o 6ynwyr, rhaid i ni ddweyd 
ambell i ffolineb ; a chyn y gallwn üi foddio pawfy rhaid i bawb 
ein boddio ni. 



56 


UtfGORN SEION. 


3. Y ffordd rwyddaf a byraf ir nef, jw y ffordd a ddangosodd 
îesu Grîst ; ac os rayn neb gael gafael ynddi, ymwaded â’r ffyrdd 
a arddelir gan ddynion, a chwilied am y porth cul. 

4. Nid oes tlim yn fwy gwrthwyneblyd gan rai, na chyfaddef 
eu bod yn anwybodus; pob peth a ddywedir wrthynt, achubant y 
blaeu i ddweyd eu bod hwv yn ei wybod o’r blaen, ac felly twyll- 
ant eu hunain wrth feddwl eu bod yn twyllo ereill. Mae y 
cyfryw yn aml iawn yn bradychu eu hanain. 

Peth digrif yw clywed dyn yn gofyn cwestiynau, er mwyn 
caei cyfleu i’w hateb ei hun, i ddangos ei wybodaeth. Mae yn 
fwy o glod i ddyn gadw ei wyboclaeth hyd nes y daw galwad am 
dani, na’i rhoddi allan yn anamseroî. 

ff. Dyiid bod yn ofalus i beidio dweyd y gwaethaf wrth y claf, 
os ydym am ei gadw yn fyw. Mae crediniaeth yn lladd yn? 
gystal ag yn bywhau. Dywedwn y gwaeihaf pan fyddo perygl 
dweyd fel arall. Mae y meddygon sy’n dweyd eu holl feddwl, vb 
J ladd mwy nag y maent yn gadw yn fyw. 

7. Os bydd dyr. yn derbyn iechyd yn wyrthioi, diolched Dduw, 
ac na wneled ddefnydd o byny er céisio argyhoeddi anghredinwyr. 
Os na argylioeddir hwynt trwy air Duw, gadawer hwynt yn llon- 
7dd. Nid da bod cleifion yn rayned allan i ddangos eu hunain, 
a chyffroi gelyniaetb. 

8. Mae yr hwn sydd yn trysori gwybodaetb, yn trysori iddo ei 
hun, a’r hwn sydd yn trysori golud, yn trysori i arall. Mae gwy- 
bodaeth yn gydymaith i fyned i’r hyd arall,pan y raae golud yn 
ein gadael, ac yn myned i ddwylaw ereill. 

9. Nid wrth yr olwg y mae barnu duwioldeb, eithr wríh y galon. 
Dyna yr achos na adnabyddodd y byd ein Harglwydd a’i ddys- 
cyblion; yr oeddynt hwy yn eu mesur wrth olwg rhagrithwyr a 
ystyrid yn dduwioliou, canys ni wyddent am y pureu calou. 

10. Nid yw yr hwn sydd yn eillio ar y Sabboth yn fwy o bech- 
adur na’r hwn sydd yn marchogaeth ei geffyl, neu wneuthur 
pastai i’r gweinidog i giniaw. Nid gorchymyn i beidio eillio 
sydd, eithr i beidio marcbogaeth anifeiliaid, trin bwyd, &c., fel r 
gwelir yn yr ysgrythyr. Mae rhai mor dduwiol fel nas gallant 
dori eneuen ar y Sabboth, heb ei ystyried ya bcchod, tra ar yr 
un pryd y torant y gorchymyn pendant, trw'y farchogaeth eu 
hanifeiliaid, yn lle gadael iddynt i orpliwys. 

11. Nid boncddigeiddr ' ydd yw fod offeiriad yn galw ei hun yn 



CDGOilN SEI0N T - 


**' BaTch. Williara Rowlands,” tra yn galw dyn arall, yn llawer 
gwelJ nâ’i hun, yn“ 

12. Mor rhwydd yw cael dyn i gredu yr un petli á’i rieni 
raewn pynciau crefyddol ; ond gwaitli anhawdd yw dwyn dyn i 
gredu egwyddorion ag sydd yn newydd iddo. Gwyufyd y dyn na 
fagwyd i gredu cyfeiliornad, eithr sydd yn barod i dderbyn y 
gwirionedd yn ei symlrwydd. 

13. Nid dillad gwychion sydd yn gwir addurno dyn, eithr cym. 
sneriad da, a gwybodaeth fawr. 


GWYBODAETH. 

î)vTVEDiit yn fynych mai gogoniant y greadigaeth yw dyn, ac 
mai gogoniant d-yn yw ei feddwl, ac mai gogoniant y meddwl yw 
gwybodaetb. Er byny, gwrthwynebir y Saint yn erwin, o 
herwydd y dywedant eu bod yn gwybod eu bod yn iawn, ac mai 
ganddynt hwy mae gwir grefydd ein Harglwydd Iesu Grist; 
nid oes un rheswm gan eu gwrtliwynebwyr yn erbyn gwybodaeth, 
ond dweyd “ Nid oes eu '>heisieu, ,, á:c. Yn awr, ddarllenydd, 
pwylla, gad dy ragfarn, a rho dy synwyr ar wait,h, ac yna cai 
weled fod gwybodaeth yn llesol a defnyddiol, mewn ystyr dym- 
morol ac ysbrydol. Dywed un o ddoethion Duw, “ Bod yr 
enaid heb irybodaeth nid yw dda a cban nad yw yr enaid heb 
■wybodaeth yn dda, rhaid ei fod yn ddrwg; yua gwelwn fod 
gwybodaeth yn dda, ac os felly,eglur yw fod ei lieisieu, a’r hwn 
a ddywed yn groes i hyny, sydd yu dweyd yn ei ymddygiad, 
ei fod yn ddoethach na Solomon, yr hyn nis gallaf gredu. 

Yn awr, cawn sylwi mewn raodd eglur, fel y gallo pawb ddeall, 
ar ddefnyddioldeb gwybodaeth, mewn ystyr dymmorol, Medd- 
ylia, ddarilenydd, dy fod wedi cael galwad neillduol o bwysig i 
fyned i ryw ddinas bellenig, a’th fod yn cael dy rybyddio i 
òdyfod yno erbyn rhyw amser penodol, ac y byddai dy absen- 
noldeb yn gyfryw ag a fyddai yn peryglu dy fy wyd ; a'th fod 
wedi cael darluniad o , r ffordd sydd yn arwain tuag yno, a bod 
perygl dychrynllyd i gymmeryd dy arwain ar hyd unrhyw ffordd 
araii. Beth a fyddai dy deimladau yn ngwyneb y fath amgylch- 
iad pwysig ? Os na fyddai yn dy feddiant wybodaeth o’r ffordd 
sydd yn arwain tuag yno, oni fyddai dy deimladau yn ofnog a 
goiìdus? os troi a wnai at gâr neu gjfaill, ac os na fydd gan 



58 


UDGORN SEIOST. 


y cyfryw wybodaeth, nid oes dim cysur i ti i’w gael; pe byddaì 
i li gymtneryd dy daith i chwilio am y ffoidd iawn, a gweled 
ugeiniau o wahanol ffyrdd, a phob ffordd yn groes y naill i’r 
Ilall, a cliannoedd o deithwyr yn rliodio ar bob un o’r ffyrdd hyn, 
a phawb yn dweyd, “ Nyni sydd ar y ffordd iawn !’* dichon y 
buasai i ti gofîo dy fod wedi clywed fod pob ffordd yn beryglus 
i’w theithio ond un; ac os na fyddai i ti gael gafael yn hono, fod 
dy fywyd mewn perygl o gael ei golli. Yna cawsit, druan, dy yrit 
yn fwy dy arswyd fyth, nes y buasit yn barod i waeddi aîlan, 
gyda thôn alarus, “ O, na fyddwn yn yioyhod y ffordd iawn ; 
O, na fyddwn yn gwybod y ffordJ !’* Beth y w’r roater ? “ O, ma® 
fy mywyd mewn perygl o eisieu gwybod y ffordd !” Pan ofynir 
i deithwyr yr amryw fî'yrdd hyn,os ydynt yn gwybod eu bod yn 
myned ar byd y ffordd briodol ? atebant, “ Na, nid ydym yn 
gwybod, ond yr ydym yn gobeithio* ein bod yn myned i*r lle 
hwnw ag yr ydych chwi am fyned iddo.’* Fe gofynem iddynt a 
oes rhywrai yn eu plith yn gwybod, atebant, “ Nid oes neb.’ 
Ddarllenydd, mewn difrif, beth a fyddai dy deimladau yn y 
cyfîwr hwn ? beth fyddai y fendith fwyaf allasit gael ? Nid aur 
nac arian, na thai na thiroedd ; na, na, “ Mae fy mywyd yn fwy 
ei werth nâ’r cwbl,” fyddai yr ateb,onite? ie,yn ddiammau. Wel, 
pan yn nghanol dy ing a’th arswyd, beth pe dygwyddai i tî 
glywed dyn yn gwaeddi allan ar bawb, gan ddywedyd, “ Pwy 
bynag a ddaw ataf fî, ac a wna yr liyn a ddywedaf wrtho, mi a*i 
gosodaf ar y ffordd iawn, ac a roddaf iddo gyfarwyddid i ddan- 
fon i’r ddinas a ewyllysia fvned,o ha le y ceir ateb, yr hyn a 
rydd wybodaeth fy mod yn dweyd y gwir.’’ Onî fyddai dy galon 
yn llaweuhau yn ddirfawr wrth glywed addewid' mor werthfawr ?' 
oni fyddai yr ing a’r gofîd yn dechreu cael eti hymlid ffwrdd ? 
Onî fuasit yn foddlawn gwneuthur yr liyn a o-rchymynai efe i ti, 
ar gyfrif î tî gael gwybod y ffordd ; ac ar ol i ti gael ateb o’r 
ddinas yn dystiolaeth dy fod ar y ffordd îawn, gallasit ddweyd* 
“Yn awr yr wyf yn gwybod fy mod ar y ffördd iawn,” ac ni 
fyddai wahaniaeth pwy a ddywedai yn groes, buasit ti yn gwybod 
gweli. Pwy a allasai ddarlunio y cyfnewidiad fyddai wedi cyra- 
meryd llo yn dy feddwl? — Pryd yr oeddit gynt yn wylo o eisieu- 
gwybodaeth, heb gysur o fewn y byd, mewn aur nac arian, tai 
na thiroedd, càr na chyfaill; ond yn awr, pobanghysur wedi cael 
ei symud ymaith, a hyny o achos gwybodaeth o’r ffordd iawn, yj- 



ÜDGORN SEION . 


59 


hon wybodaeth a lanwai dy galon o gysur a gwir lawenydd, íe, 
niewn gair a achubai dy fywyd rliag angeu. Gan hyny, pwy a 
ddywed nad da yw gwybodaeth? Hefyd, nid da yw cyfarwyddwr 
yn araddifad o wybodaeth, nid yw meddwl hwnw yn gysurus, 
rhag ofn ei fod yn euog o gyfarwyddo dynion i rodio ar hyd ffordd 
gyfeiliornus, ac i’r cyfryw gyfodi yn ei wyneb raewn amser i 
ddod, gan ddy wedyd wrtho, “ Celwyddwr wyt, ti a'n gosodaist ni 
i rodio ar hyd ffordd sydd yn myned i ddystryw'.’ , Ond os bydd 
ganddo wybodaeth, bydd heddwch yn ei feddwl, a chydwybod 
rydd tuag at Dduw a dynion. Beth sydd yn fwy gwerthfawr i’r 
celfyddydwr na’i fod yn gwybod neu yn deall ei gelfyddyd yn 
dda ? y mae ef yn alluog i wneyd mwy o waith â llai o ddef- 
nydd, ac i ateb gwell dybenion, nâ’r hwn sydd beb ddeall neu 
wybod ei gelfyddyd yn dda; o ganlyniad, gwelwn fod gwybodaeth 
yn dda. Beth pe gofynem i’r amaethwr, “ Ai gwenith yr wyt yn 
hau,'’ ac iddo yntau ateb, “ Yr wyf yn gobeitbio liyny, ond nid 
wyf yn gwybod yn iawn oni fyddem vn barod i ddweyd ei fod 
yn ddyn ffol, yn hau yr hyn nad oedd yn wybod beth oedd. A 
oes rhyw amaethydd raor ffol ? Nac oes, feddyliwn. Etto, pa 
rieni plant fyddai raor annoeth â’u danfon i’r ysgol i ddysgu 
darllen, os na fydclai yr ysgolfeistr yn gwybod y wyddor ei hun ? 
Nid oes neb. Felly, gwelwn, oddiwrth yr hyn a nodwyd, ynghyd 
á llawer o betbau a allem eu nodi, fod gwybodaeth yn dda a 
defnyddiol mewn ystyr dymmorol. 

(I'w larhau.) 


YR EFENGYL YN YR AMERICA DDEHEÜOL. 

LLYTHYR ODDIWRTH YR HENL’RIAD P. P. PRATT. 

Valparaiso % Chili , America Ddcheuol , Tach. 24, 1851. 
Anwyl Frawd, — Yn unig fel pe byddai yn y cwr tywyll hwn 
o’r ddaear, teimlwyf i ymofyn am oleuni, cysur, ac adeiladaeth, 
o’r wlad liono o ba un y deilliais, a lle y mae genyf gyramaint o 
gyfeillion anwyl ac aduabyddiaeth, ac o’r goleuad llachar hwnw 
a osodwyd gyntaf mewn symudiad genyf fy hun fel Golygydd. 
Bydilwch gystal â danfon y Star mor aml ag y cyhoeddirhi, w^edi 
ei chyfeirio at P. P. Pratt, Yalparaiso, Cliili. Mi a alwaf am 
dani yu swyddfa yr agerlong Seisnig yn y ddinas hon, Danfon- 



60 


UDGORN SEION. 


wch befycl gyda’r un cyfleusdra sypyn o’r ol rifynau, arhywbetfe 
arall a all fod yn ddyddorawl. Diolchaf i chwi hefyd am sypyn 
bych^n o Lyfr Mormon, a’i ddanlon gyda’r un cyfleusdra, os 
gwnant eu dwyn. Minnau a dalaf y cludiad a’r doll, os gall 
swyddfa y Star roddi i bererin unig y fath anrheg. Hefyd, bydd- 
wcb gystal ag ysgrifenu llythyr i mi, yn hysbysu yr hyn a fydd- 
wch yn ddanfon, a chyda pwy y danfonir. Efallai y byddai 
gystal i drosglwyddo y sypyu llyfrau i swyddfa yr agerlong yn y 
ddinas hon ; ond, pa fodd bynag, gellwch chwi gael gwybod pa 
beth a ellir ac a ddylid wneuthur, trwy holi yn swyddfa y llinell 
hon o agerlongau yn eich tref eich hun. 

Ysgrifenwch lythyr da ataf, cauys wrth gwrs y mae genych chwi 
rywbeth i ysgrifenu yn ei gylch. Yr wyf fi flwyddyn ar ol yr oes 
gyda golwg ar hysbysrwydd. Bum fyw bedair neu bum mlyn- 
edd yn y mynyddoedd, teithiais dri mis trwy yr anialdir, a mor- 
iais bedwar diwrnod a thrugain ar y môr unig, ac yna tiriais yma 
ar yr Sfed o’r mis hwn, yn mhlith pobl o dafodiaith arall ; ac 
megys pe na byddai hyn yn ddigon i goroni niwl aneglurder a 
hir dywyllwcb, wele, y mae rhyfel cartrefol yn bodoli yma, ac ni 
wna neb lefaru, ysgrifenu, nac argraffu llawer o oleuni ar un- 
rhyw bwuc, 

Gellwch fod wedi darllen am newyn am air yr Arglwydd ; wel, 
ychwanegwch at hyny newyn am newyddion, a newyn am air 
ein cydgreaduriaid, a gellwch ffurfio rhyw ddrychfeddwl am ein 
sefyllfa. Daeth yr Henuriad Rufus Allen gyda mi yma, ac y 
mae yr Henuriad Philo B. Wood i ganlyn ar fyrder. Yr ydym 
yn astudio y “ Lengua Espanol ' ’ Yr ydym eisoes yn dechreu ei 
deall, ac yn medru llefaru ond ychydig iawn. Yr ydym hefyd 
yn darllen ac yn deall peth o’r cylioeddiadau Yspaeûaeg, ynghyd 
â’r Beibl Yspaenaeg. Gobeithiaf, yn mben blwyddyn neu ddwy 
i roddi i’r Araerica Yspaenaidd, Lyfr Mormon yn eu hiaith eu 
hunain, os ewyllysia yr Arglwydd. 

Gan fod llywyddìaeth ynysoedd a gororau y Môr Tawel dan fy 
ngofal i, yr wyf eisoes wedi penodi cenadiaethau me'wn amrywìol 
leoedd. Mae yr Henuriad John Murdoclc yr» ngofal y genadiaeth 
i Australia, yn cynnwys New Zealand, New Holland, a Yan 
Dieman’s Land. Hwyliodd o San Francisco i Sidney, er ys mwy 
na dau fis yn ol, yn nghwmpeini yr Henuriad Charles W. 
Wandell. 



UDGORN SEION. 


61 


Mae yr Henuriad Phillip B. Lewis a gofal cenadiaeth y Sand- 
wich Islands, ac yn cael ei gynnorthwyo gan ry w hanner dwsin o 
wyr ieuainc. Mao yr Henuriad Addison Pratt o hyd yn y 
Society Islands, ac felly y raae ereill ; eithr y raae yr egîwys yno 
yn cael ei gorthrymu yn fawr gan y Ffrancod. Yn San Francis- 
co, California, mae y gwaith yn llwyddo. Mae yr eglwys yno 
mewn ysbryd da, ac y?ì rhifo dros hanner cant o aelodau. 

Anwyl Frawd, — Dymunaf gael fy nghoíìo yn Lloegr gan y 
Saint, ac erfyuiaf eu gweddiau taeraf ar ran ein llwyddiant yn y 
maes eang o’n llafur efengylaidd. 

Byddwch gystal â chynnrychioli ynysoedd a gororau y Môr 
Tawel yn eich Cymmanfa gyffredinol nesaf, a chynnadledd yr 
America Yspaenaidd yn neillduol. Mae y gynnadledd hon yn 
cael ei hamgylchynu fel y caulyn— ar y gorllewin gau y Môr 
Tawel, ar y deau gan Cape Horn, ar y dwyrain gan y Môr 
Werydd,ac ar y gogledd gan Unol Daleithiau Gogledd America. 
Cynnwysa arwynebedd o gylch 6000 o filltiroedd, o’r gogledd i’r 
deau, a 3000 o’r dwyrain i’r gorllewin ; ac y mae yn gyfansodd- 
edig o Amherodraeth Brazil, Gwerin-lywodraethau Buenos, 
Ayres, Chili, Peru, Bolivia, Colurabia, Guatamala, Mexico, a 
llawer o daleithiau llai, llwythau, &c., ac yn debygol o fod \n 
cynnw'ys deugain miliwn o drigolion, y mwyrif o ba rai ydynt yn 
deall yr Yspaenaeg. Wedi i allweddau cyflawnder yr Efengyl 
gael eu troi yn yr Yspaenaeg, hwn yw y maes eang sydd yn 
ymagor i’r golwg synedig ; a’r peth goreu o’r cyfan yw, fod mwy 
nâ dwy ran o dair o’r nifer hyn yn ddisgynyddion o Lehi, ac yti 
gynnwysedig yn yr addewidion i Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, 
Nephi, &c., &c. Nid oes gan y Gynnadledd fawr bon yn bre- 
sennol ond un gangen o’r Eglwys, yn sefydledig yn Yalparaiso, 
Chili, ac yn gynnwysedig o dri o aelodau, sef, fy hunan a’m 
gwraig, a’r brawd Allen : raae hyn yn fwy nâ gynnwysai yr holl 
Gynnadledd Gymreig, pan ei chynnrychiolwyd gyntaf gan yr 
Henuriad Dan Jones yn Nghymmanfa Gyffredinol yr Ynysoedd 
Prydeinig, yr hon a gynnwysai ei hunan a’i wraig, fel y dangosa 
cofnodion y Millennial Star. 

Fy anwyl frawd F. D. Richards (feddyliwyf wyf yn anerch) — 
Os yn mhlitli y degau o lìloedd o Saint yn vr Ynysoedd Prydeinig» 
y rhai ydynt yn gorfoleddu yn y gwirionedd, y mae rhyw ychydig 
etto sydd yn cofio am danaf fi ac am ddydd y pethau hychain. 



62 


UDGORN SEION. 


cyflwynwch iddynt fy anerchion, fy nghoflon, a’m serchiadau 
gwresocaf ; a J r uu peth i’r rlìai sydd yn caru y gwirionedd, y rhai 
nid wyf wedi weled yn y cnawd. O, fel yr noffwn ymweled â 
Lloegr a Scotland unwaith yn rhagor, a Chymru hefyd; eithr mae 
yr amser yn werthfawr, y cynauaf yn fawr, a’r gweithwyr yn 
unaml. llhaid gan hyny i’n hymweliadauja’n hamddenau,a chyf- 
lawnder ein ilawenydd, gael eu gohirio hyd ddiwedd y cyuauaf, 
liyd nes y byddo yr ysgub olafyn cael ei llwytho, a’i chyfleu yn 
ddiogel i’r ysgubor, a’r sofl ynghyd â’r us a’r efrau yn cael 
eu llosgi. 

Bendithied Duw chwi oll, ac hefyd v llafurwyr ar y cyfandir, 
yn awi ac yn oes oesoedd. Araen. 

Ydwyf, eich brawd a'ch cyd lafurwr yn Nheyrnas ac 
Amynedd Iesu Grist, 

P. P. Pratt. 


NEWYDD 0 DDINAS Y LLYN HALEN FAWR. 

LLYTIIYR ODDIWRTH RICHARD BALLANTINE AT YR HENURIAD 
JOHN TAYL0R. 

Dinas y Lhjn Halen Fawr , Medi 23, 1852. 
Yr Henuriad J. Taylor, — Anwyl Syr, — Gyda llawer o bleser 
yr wyf yn defnyddio yr adeg bresennol i gyfrinachu â chwi trwy 
y cyfrwmg hw ? n. Ymddengys yn amser hir er pan ymadawsoch, 
ac nid wyf wedi ysgriíenu mor aml ag y gallaswn, er yn gyffredin 
fod genym ddigon o esgusodion i gyfiawnhau, yn ein cyfrif ein 
hunain, unrhyw esgeulusdod. Hyn wyf yn fwriadu ddanfon 
atoch gyda’r brawd Samuel W. Richards, yr hwn, mewu cyssyllt- 
iad. â’r brodyr Shurtleff, Carn, "Willard Snow, a rhyw hanner 
dwsin ychwaneg, ydynt ynghylch cychwyn ar genadiaeth i 
Ewrop. 

Yn ystod y Gymmanfa ddiweddaf, yr hon a ddechreuodd ar y 
7í*ed o’r mis hwn, ac a barhaodd ychydig o ddyddiau, ni a gaws- 
om adfywiad gogoneddus. Yr oedd llawer iawn o bregethu gan 
yr hen Dadau, gan y Deuddeg, a’r Brif Lywyddiaeth. Y 
Llywydd Young, gyda mwy o aìlu a phenderfyniad nag a welais 
erioed o’r blaen, a ofynent i’r bobl os ufyddhaent i’w gynghor. 
I’leidleisiwyd ganddynt yn unfrydol i wneuthur felly. Yna efe a 



UDGORN SEION. 


C3 


âdywedodd wrthjnt am ddeehreu o’r newydd, a thalu uegwm o’r 
oll a feddent, megys pe baent heb dalu cent o’r blaen, cadw y 
gair doethincb yn yr helaethrwydd o hono, a bwrw heibio 
bob amryson acenllib; a hyn, meddai efe, a roddai i’r bobl i 
ddechreu. 

Yn ystod y Gymmanfd, y Barnwr Broccbus, un o Farnwyr 
Undebol yr Unol Daìeitliiau o’r Uchel Lys, a wnaeth araeth i’r 
bobl, yr hon oedd yn llawn sarhad. Siaradai trwy y cyfan megy* 
pe byddai yn anerch pobl yn anwybodus o grefydd, o gyfìawnder, 
o hanesyddiaeth, o lywotl-ddysg, o synwyr cyffredin, ac o rinwedd 
— ceryddodd y Llywyddiaeth ac ereill am eu barnau crefyddol 
ynghylch ysbrydion ymadawedig, &c., a dangosodd yraarweddiad 
huuanol a balch trwy y cyfan, ag oedd yn llawn 6arhad a gwrth- 
wynebrwydd gan y cyd -wladoldeb goleuedig a rhinweddol liwn, 
ac ymdihgwyd tuag ato gyda dyoddefgarwch amyneddgar ac 
liynawsedd trwy ei araeth hirfaitb, eithr pan eisteddodd i lawr, 
cyfododd y Llywodraethwr ac a’i ceryddodd ef gyda llymdra cyf- 
iawn a beirniadol. 

Ymddengys fod hyn wedi effeithio i uno mewn teimlaòau 
gelyniaethus yn erbyn y eydwladoldeb hwn, yn agos yr oìl o 
swyddogion yr Unol Daleithiau, y rhai a ddanlbnwyd yma gan y 
ilywodraeth. Mae y rhan fwyaf o lionynt ynghylcli dychwelyd 
yn ol i’r Unol Daleithiau, a pha beth fydd effaitb y gwrthdaraw- 
iad, sydd etto yn rhanol roewn dyfodiant, eithr gobeithir v medda 
yr Unol Daleithiau y synwyr da o farnu yn gyfiawn yn yr achos, 
a pheidio pentyru beiau ar bobl, y rhai yn unig a wrthwyneb- 
asant yn dirion a chyfiawn sarhad ar deimladau goreu pobl 
ddeallgar. 

Y mae Dr. Bernhisel wedi ei ddanfon fel ein cynnrychiolydd i 
Congress, ac yr wyf yn credu fod gan y brawd Jedediah M. 
Grant allu i weithredu fel ein dirprwywr yno. 

O ran llywod-ddysg, crefydd, cymdeitbas deuluaidd, a phob 
petb arall, y mae’r bobl vn unol. Maent y tymmor hwn w ? edi 
ufyddhau i gynghor braidd yn gyfiìedinol. Yr wyf fi yn cael fv 
mawrfoddloni fod y brodyr a’r chwiorydd yn cynnyddu mewn 
ffydd, gwybodaeth, ufydd-dod, a phob rhinweJd cristionogoi. 
Mae llawer wedi ei wneyd ar y gweithiau cyhoecldus. Maeein 
trefedigaethau yn ymhelaethu a cyn cynnyddu mewn nerth. Teyr- 
nasa heddwch yn cin raysg, c.c os nad yw y byd erioed v:edi 



64 


UPGORN SEION. 


gweled enghraifft o bobl yn byw mewn undeb, yn rbydd oddiwrth 
amryson ae ymgyfreithio, yn y dyffrynoedd heddychlawn hyn y 
gallant eu gweled. Hyn yn ddiau yw Seion — y pur o galon— y 
inao egwyddorion milílwyddol \vedi cael eu coíieidio, ac yr ydya 
wedi gweithredu oddianiynt, ac y mae gobaith yn bywiocâu 
mynwesau y Saint. 

Yr eiddoch, yn rhwymau y cyfammod newydd a thragywyddol, 

Richard Ballantíne. 


ANERCIIIAD YMADAWOL YR HENURIAD ELIEZER 
EDWARDS. 

Daeth yr amser i mi ymadael â gwlad fy ngenedigaeth, o wir- 
fodd fy nghalon, mewn ufydd-dodi orchymyn Duw, sef “ Deuwch 
allan o honi hi, fy mhobl i, fel na fyddoch gyd-gyfranogion o’i 
phechodau hi (Babilon), ac na dderbynioch o’i phlaäu hi,” er 
myned tua Seion. “ Tegwch bro, a llawenydd yr holl ddaear, yw 
inynydd Seion yn ystlysau y gogledd” (o Jerusalem). Yn “ nhir 
Joseph,” yn mhlith “ bryniau tragywyddoldeb,” yn eigion y 
gorllewin pell, y mae y lle y bydd Seion fawr y dyddíau diweddaf 
i fodoli, medd y Bibl; a dywed Micah y “ bydd yn niwedd y 
dyddiau i fynydd tý yr Arglwydd fod wedi ei sicrhau yn mhen y 
mynyddoedd, ac efe a ddyrchefir goruwchy bryniau, a phobloedd a 
ddyliíaut ato, a chenedloedd lawer a ânt ac a ddywedant, Deuwch 
ac awu i fyny i fynydd yr Arglwydd. ac i dỳ Duw Jacob ; ac efe 
a ddysg i ni ei ffyrdd, ac yn ei lwybrau y rhodiwn : canys y 
gyfraith a â allan o Seion, a gair yr Arglwydd o Jerusalem.” 
Cofier fod Seion wedi ufyddl'.au i’r gorchymyn , “ Dring rhagot, 
yr efengyles Seion,i fynydd uchei,’’ fel y gallasai fod yn alluog i 
barotoi tý i’r Arglwydd, yn mhen y mynyddoedd, yn gyrchnod 
î’r bobloedd gasglu ato. Dywed Esaiali y buasai “ llongau’’ yn 
foddion i ddwyu meibion Seion o bell, a’u harian hefyd, a’u haur 
gyda hwynt, i enw yr Arglwydd dy Dduw.” Mewnllong yr wyf 
fì yn myned, yn mhlilh dros 300 o frodyr a chwiorydd anwvl ; a 
thua Seion yrydyra yn hwylio ; ac yr ydym yn myned tnewn 1 1 a \v . 
enydd ac lìyfrydwch, fel y rliag ddywedodd y prophwyd yn union 
a«i dauom, “ A gw'aredigion yr Arglwydd a ddeuant i Seion â 
chaniadau o law’enydJ tragywyddol ar eu penau ;” “ goddiweddant 
lawonydd ac hyfrydwch, a Ihristwcb a galar a ffy Y’r 



TJDGORN SEIOÎÍ. 


65 


Arglwydd a'n llwyddo i gyrhaedd pen ein taith yn ddiogel, fel yr 
adeiladora deyrnas Dduw yn fwy nag erioed. 

Trwy ddaioni yr Arglwydd, mi a gefais y fraiut o bregethu yr 
efengyl yn nghyfiawnder ei hendithion, fel ei liadferwyd i 
Joseph, gweledydd mawr y dyddiau diweddaf, am dros wyth 
mlynedd, ar hyd deau a gogledd Cyraru. Pregethais yr efengyl 
ar gost fy hun ara amser ; pregethais yr efengyl hefyd ar gost v 
byd, trwy fyned i’w piitli heb hwrs nac ysgrepan, yn enw yr Ar- 
glwydd, i ddywedyd wrthynt fod Duw wedi sefydlu ei deyrnas ar 
y ddaear ara y tro diweddaf yn yr oes lion, trwy weinidogaeth 
angylion, a thrwy ei lais o’r nefoedd, a thrwy yshryd v bro- 
phwydoliaeth, sef yr Ysbryd Glàn, yrliwn agaiffy sawlagredo a 
edifarhao, ac a gymmero ei fedyddio er maddeuant pechodau, a 
derbyn arddodiad dwyiaw yr benuriaid ; ac yna efe a gaiff 
gyfranogi o’i ddoniau ysbrydol, Y mae pawb ag sydd wedi 
ufyddhau â’u lioll gaion i athrawiaeth y Saint, mewn atebiad i'w 
gweddiau, wedi cael sicrwydd iddynt eu hunain, gan yr Arglwydd 
trwy gael doniau yr Y'sbryd Glán, fod eu gwaith yn ymuno â Saint 
y Dyddiau Diweddaf yn gymmeradwy gan y Creawdwr; oc fe 
gaiff pawb yr unrhyw sicrwydd ar eu hufydd-dod i grefydd v 
Saintâ'u holl galon. Yr wyf fi yn gwybod mewn gwirionedd a 
sobrwydd, trwy dderbyn yr Ysbryd Glân rnewn atebiad i’m 
gweddi, mai unig eglwys y Duw byw ar y ddaear, yw Eglwvs 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf; am hyny, ufyddhaed 
pawh i athrawiaeth y Saint, fel y darparont eu hunain i gyfarfod 
ag ail ddyfodiad Mab y Dyn. Fe wel y ceuedloedd a'u brenin- 
oedd arwyddion ei ddyfodiad, ond fe gymmerant eu twyllo a'u 
dallu gan eu doethion a’u rhai deallus, mai dygwyddiadau 
fydd arwyddion dyfodiad Crist. O chwi, breswylwyr y ddaear, 
cofiwch fod gwailh eich doethion, a’ch offeiriaid, a’ch pregethwyr, 
yn dywedyd wrtlrych, “ Tangnefedd a diogelwch,’’ yn un o âr- 
wyddion ail ddyfodiad Crist. Nid â yr oes lion lieibio hyd oni 
welir yr lesu yn dyfod argymylau y nef (ar warthafy cenedloedd 
anufydd, fel gwewyr esgor ar un a fo yn feichiog), mewn gogoD- 
iant, “ gyda'i angylion nerthol, a thân fflamllyd, gan roddi dîal 
i’r sawl nid adwaenant Dduw, ac nid ydynt yn ufyddhau i efeng- 
yl ein Harglwydd Iesu Grist.” Cofied pawb na ddiddyrair Saint 
y Dyddiau Diweddaf oddiar y ddaear, ond cynnyddant fwy-fwy 
o hyd, hyd nes y llanwont y ddaeur â gwybodaeth o’r Arglwydd; 



66 


UÖGORN SEIOÎÍ. 


o herwydd y mae Duw wedi dywedyd hyny trwy enau ei hen bro« 
phwydi, ac wedi ei ail-ddywedyd o’r nefoedd yn yr oes hon. Am 
hyny, bobìoedd, ystyriwch beth yr ydych yn ei wneutliur, rhag 
eich cael yn ymladd yn erbyn Duw. 

Pregethais yr efengyl hefyd ar gost y Saint, i’r Saint ac i'r 
byd; a thrwy i rai wneuthur y cynghorion a roddwyd i mi, fe 
ddarfu i’r Arglwydd fy llwyddo yn mhob peth. Nis anghofiaf 
byth y caredigrw’ydd mawr a gefais gan y Saint anwyl, a chan 
gyfeillion hawddgar; mi a weddiaf drosoch yn uchelderau Seion. 

Dymunwn i bub un yn yr oífeiriadaeth gilio oddiwrth ddryg- 
îoni, a rhoi dylanwad i’r naill y lla.ll, a dyrcbafu y naill y llalî, 
nid yn mhresennoîdeb eu gilydd, eithr yn absennoldeb eu gilydd. 
Yr hwn sydd aui gael ei ddyrchafu, dyrchafed ei frawd ; ac na 
íeddylied neb y cylt ei ddylanwad ei hun, trwy roddi dylanwad 
ì’w frodyr. Yr hwn a ddarostyngo ei hun, a ddyrchefir; a*r 
hwn a ddyrchafo ei hun, a ddarostyngir. 

Gwrandawed pawb ar lais ei lywydd yn y wir oíTeiriadaeth, yn 
enwedig ar Lywydd y Cynnadleddau Cymreig a’i gynghorwyr; 
gwnewch eu cynghorion yn ngwyneb pob peth, a’r Arglwydd a’ch 
ílwydda yn ysbrydol a thymmorol, yn ei amser da ei hun. 

Anwyl Saint, byddwcli yn ewyllysgari wneyd yr holl gyughor- 
ìon a rydd y wir oífeiríadaeth i chwi; gwnewch eich goreu i 
dreiglo gwaith Duw yn ei flaen, yn ngbanol pob cyfyngder a 
thlodi, a chwi a gewch eich gwaredu o Babilon yn amser da 
eiu Duw, a’ch gwobrwyo ar eich canfed yn y byd hwn, a bywyd 
tragywyddol yn y byd a ddaw, os parhewch yn ífyddlawn hyd y 
diwedd. 

Saint anwyl a ífryndiau, ífarwel i chwi ’nawr, 

Mlwy’n myned i hwylio dros ddyfnfor tra mawr, 

Er myned i Seion, lle dywed fy Nuw, 

Ca’r cyfiawn yn ddiogel eu cadw yn fyw. 

O ífarwel, ’rwy’n myned, gan ddysgwyl ry w bryd, 

Eich gweled \n Seion fel teulu yn nghyd. 

Saint anwyl a ífryndiau, ffarwel i chwi’n hy, 

O gwnewch y cynghorion a roddwyd i chwi; 

A gwnewch eich dyledswydd yn ddiwyd boh awr, 

A deuwch i Seion yn lluoedu tra raawr ; 

O ffarwel, ’rwy’n myned, gan ddysgwyl ryw bryd, 

Eich gweled yn Seion fel teulu yn nghyd. 

Yr eiddoch yn Nghrist, 

Livt)'pool } Chwef, 9, 1852. EliezEr Edward», 



l'DGORN SEION. 


67 


CYFARWYDDIADAU I YSGRIFENU I’R WASG. 

[Albn o “ Raniadeg Caledfiyn.’'] 

Wrth ysgrifenu i'r Wasg dylid gofalu am beidio dodi y llinellau 
yn rhy agos i'w gilydd. A lle byddo brys yn ofynol, ar ran yr 
Argrafi’ydd, gwell peidio ag ysgrifenu ar ddau du i'r ddalen, bydd 
yn liaws rhanu y gysgrif ( copy ) rhwng y Cysodwyr feliy er cael y 
gwaith allan yn fuan. Er ìnwyn hwylusdod gwell tori y papur 

0 faintioli cymedrol ; sef, pob llen bedwar-plyg i hedwar o ddarn- 
au ; a’r llen hir i wyth o ddarnau. Doderyrhif 1,2, 3,4, &c. 
naill ai ar y gongl aswy uchaf, neu yn y gwaelod. Gwell gan 
rai gael y rhif yn ngwaelod y papur, a gellir felly ddodi llinrn 
drwy y gongl uchaf ar yr aswy i ddal y darnau yughyd. Os na 
fydd yr efrj’dydd ieuanc yn deail y trefuiaut o atalnodi yn dda 
gudawed hyuy i’r Argrafiydd. Oud dylid cofio am i bob brawdd- 
eg gael ei dechreu gyda llythyren benigol ; a phob difyniad o 
waith rhyw awdwr arall. 

Gofaler yn neillduol am ysgrifenu pob geiriau perthynol i'r 
celfyddydau a'r gwyddoriaethau yn eglur; a phob euwau dyniou 
a Ileoedd. 

Tyner llinell o dan pob gair y dymunir iddo fod mewn llyth- 
yrenau Italaidd — ac os byddir yn dewis cael geiriau mewn llyth- 
yrenau penigol, tyner dwy linell er cael llythyrenau penigol mân, 
a thair llinell er cael llythyrenau penigol mwy. Ondgoreu pa 
leiaf a arferir o honynt i’r awdwr ei hun ac i’r argraffydd Itefyd. 

Os byddir yu dewis gwneud dau neu dri Gwahanran ( Para ■ 
graph ) o un a fyddo wedi ei ysgrifenu yn lled hir, doder yn niw- 
edd y frawddeg, lle y dymunir i’r gwahaniad fod, Ymsangau gefn 

1 gefn fel hyn ] [. Yna gwneir y cyfnewidiad heb ychwaneg o 
drafierth. 

Gocheler llawer o nodau cyfeiriol yn ngodre y dail, er eu bod 
yn cael eu harfer gan awdwyr o enwogrwydd. Heblaw eu bod 
yn gwneud gwaith yr Argraffydd yn ddrutach, y raaeutyn boenus 
i’r darllenydd. Os bydd eisiau egluriadau lielaeth a manwl ar 
ryw bethau fyddo yn nghorff y gwaith, doder hwyut yn niwedd y 
llyfr gyda’u gilydd. Os na fydd Cysodwyr yn bur gynefin â’r 
llawysgrif, y mae yn gofyn cymeryd cryn drafferth i ysgrifenu yn 
eglur, Eglurder y w y cwbl a ofynir. 



68 


UDGORN SEION. 


Doder Uinell o amgylch pob peth na fyddir yn dymuno iddo 
gael ei argraffu ; arbeda hyny lavrer o ddyryswcli ac o anghysur. 

Os byddir ara i r enw ymddangos drwy y wasg ysgrifener o yn 
ofalus rhag camgyraeriad. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Na pbrindwch ond er mwyn cariad; ond edrychwch eich bod 
yn caru yr hyn sydd hawddgar. 

Y tri pheth hyn a odylai gwraig fod, a’r tri pheth byn ni 
ddylai gwraig fod — 

Gwraig a ddylai gadw’i hamser, ’n debyg fel gwna cloc y dre’, 
Ond ni ddylai byth i adael pawb i’w clllywed fel efe. 

Y wraig a ddylai, fel y falwen, gadw at èi thŷ- yn glos, 

Oud peidio’i gario ar ei chefn, fel gwna’r falẁen, ddydd na nos. 
Dylai fod fel careg adsain ’n ateb pan ofynir peth, 

Ond peidio mynu’r gair diweddaf, fel gwiia honc yn djifeth. 

T. II. 


Taliadau o Chwef. 6 iiyd Chwef. 19. — Sir Fynwy, £4 ; Sir 
Gaerfyrddin, £19 ; ISIorganwg Orllewinol, £1 18s; Sir Benfro, 
£1 ; Dyffryn Conwy, £1 1 1 s ; Dowlais, £1 6s 0-§c ; Aberaman, 
£1 I3s 6c; Pontytypridd, £1 lls 2c; Cwmbach, £1 lOs; George- 
town, i?l 3s; Merthyr, £2. — Cyfanswm, £36 12s Sfc. 

Llyfr Mormon. — Dymunwn hysbysu dosparthwyr Llyfr 
Mormon y bydd yr elw o’r 20fed rhifyn i’r diwedd, yr un fath â’r 
Udgorn; ac ar y cyfan, bydd yr elw yn y Llyfr Mormon 
Cymraeg, i’r holl ddosparthwyr, yn fwy nag eiddo yr un Seisnig. 

“ E. J.” — Gwell icldo dalu dwy geiniog ara gludiad ei ofyniad- 
au, a danfon ei enw priodol, cyn dysgwyl am atebion. 

“ T. D.” — Nis gwyddom ni am un newyddiadur Cymraeg gwell 
nâ Seren Cymru, yr lion a gyboeddir yn Nghaerfyrddin ; os 
ydych am ein eynghor ni, derbyniwch hono. 

“ Dyr ei — Gofyna eglnrhad ar Act. iii, 22, — “ Y r r Ar- 

glwydd eich Duw a gyfyd i cliwi Brophwyd o’ch brodyr, megys 
myfi : arno ef y gwrandewch yn mhob peth a ddywedo wrthych.” 
(Gwel hefyd Deut. xviii, 15.) Y prophwyd a feddylir yw Iesu 
Grist, ac nid ueb arall, fel y gellir gweled wrth Act. iii, 20 — 22. 
Gobeithiwn nad oes neb mor hurt â meddwl mai at Joseph Smith 
y cyfeirir; canys nid “ o’ch brodyr” (sef yr luddewou) y cyí’od- 
odd efe, eithr o’r ceuedloedd. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchíon, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis , Prinicr , Johii’s Street , Georgetown , Merthyr . 


J. L> A V I S , AECI’.Al'FYDD, M£RT HYB-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 

,#cmt v. «‘i’íunt. 


Rhif. 5.] MAWRTH 6, 1852. [Cyf. IV. 

SWYDD C Y N G H 0 R W R . 

[Allan o’r “ Millcnnial Star.”] 

'Yn gymmaint â bod y gofyniad canlynoi wedi ei ofyn i ni, yr 
ydyui yn ei ateb yn y dull cyhoeddus luwn, fel y gallo pawb ag 
sydd yn dal perthynas ag ef, gyfranogi o’r, wybodaeth a roddir. 

“ Pa beth yw swydd Cynghorwr? O.- hydd Cynghorwr raewn 
Cangen neu Gynnadledd yn anghy tuno â’r Lly wydd a'r Cynghor* 
wr arall, ynghylch rhyw bethau, a-ydyw yn gyfreithlawn iddynt 
gael eu pasio heb ei gydsyniad ef, a golygu ei fod ef yn cael ei 
alw yn gyfrifol mewn rhan nm yr hyn a woithrcdir gan Lywydd- 
iaeth y cyfryw? A ddylai yr achos gael ei benderfynu gan 
awdurdodau uwcb, ai peidio ?” 

Aleb . — Swydd Cynghorwr i Lywydd yn yr Eglwys yw hod yn 
unol ag ef yn holl achosion yr Eglwys y gelwir ef i lywyddu 
arni, fel y byddont un — r Ll\ wyddiaëth ; cyd-ymd Jyddan ag 
ef a chyfranu iddo bob gwybodaetli a fyddo yn dal cyssylltiad â 
lleshad y gwaith a ymddiriedwyd iV ofal, ag y byddo efe (y 
Cynghorwr) yn feddianuol arni ; crybwyll am bob mesurau wrth 
y Llywydd ag a ymddangosant yn llesol neu fanteisiol i’r achos; 
a rhoddi iddo y cyfryw gynnorthwy ag a fyddo yn anghenrheid* 
ìol i gario allan ei benderfyniadau trwy ymgynghori, pregethu, 
ysgrifenu, argraffu, a pbob raoddion cyfreithlawn ereill, 

Mae yn dygwydd weithiau fod Llywydd, ar ol clywed golyg. 
iadau a theimladau ei Gynghorwyr ar ryw bwnc ueu bynciau ag 
a fyddo ganddynt dan ystyriaeth yn derbyn gair yr Arglwydd 
trwy yr Ysbryd Glân, ac yn gwahaniaethu yn hollol oddiwrth y 
naill neu y llall, neu oddiwrth y ddau,,ac yn dangos y pwnc 


70 


UD'iOilí? SEION. 


mewn llawer gwell goleuni nag a feddyliwyd yn ílaer.orol ; yna, 
os bydd ei Gynghorwyr yn un yn ysbryd yr rifengyl, groesawant 
y cynghor nefol gyda llawenydd, a theimlant mewn gweithred ac 
mewn gwirionedd ei fod ef jn gymmaint o Lywydd arnynt liwy 
ag yw yn Lywydd ar y bobì. Hyn yw natar a gallu yr alwedig- 
aeth o Lywydd yn yr Offeiriadaeth Santaidd ; — y mae i lywyddu 
arno ei hun, ar ei Gynghorwyr, ac ar ei bobl. Efe yw y pen : ei 
Gynghorwyr, megys breicìtimt, a weinyddant gymhorth, meithrin- 
iaeth, a chynnaliaeth, feî y byddo y pen yn y sefyllfa oreu a fo 
posibl i dderbyn dadguddiadau yr Ysbjyd,a thrwy hyny wybod 
pa beth sydd er iachawdwriaeth yr lioll gorff; yna y breichiau a’r 
dwylaw a allant ymestyn ar led, achyfranu y bendithion hyny i 
holl ranau y corff, fel y byddo natur yr amgylclriad yn gofyn, fel 
y byddo ei holl aelodau yn llawn bywyd ac icohyd. 

Os bydd unrliyw Gynghorwr yn teirnlo yn anfoddlawn i ddwyn 
cyfrifoldeb ei alwedigaeth, efe a all, wrtli gwrs, wrthod gwasan- 
aethu ; a phe teimlai fod penderfyniadau ei Lywydd yn anghyf- 
iawn, efe a allai apelio at awdurdod uwch yn yr Eglwys am 
henderfyniad arnyut. Y mae, o ganlyniad, yn gyfreithlawn i 
Lywydd benderfynu, fel y cyfarwyddir ef gan ddoethineb yr 
Y r sbryd Glân, pe buasai un o’i Gynghorwyr yn gwahaniaethu 
oddiwrtho vn ei olygiadau. 


SALM GYMREIG, 

O, Arglwydd, cyfarwydda fy meddwl mewn myfyrdodau am 
dy fawr ddaioni, a’th gariad digyffelyb atbreswylwyr y ddaear. 

Dyrchafa fy mryd uwclilaw pethau darfodedig y ddaear, i synied 
y- pethau hyny sydd yn destun cân yr augylion. 

Tithau, fy enaid,bydd ufydd i gael dy arwain ar lwybrau cyf- 
iawnder, ac na rodda ormod o’th sylw ar bethau sydd yn tnyned 
lieibio. 

Y byd a’i fawredd presennol a ddarfyddant; am hyny, fy 
enaid, ystyria ogoniant y hyd a ddaw, a dedwyddwch y sawl a 
wnel ewyllys yr Arglwydd. 

O, mor ffol yw dynion yn gosod eu bryd i ufyddhau i ddiafol, 
ac esgeuluso gorchymynion Duw, y rhai a ddygant heddwch 
parhaus i’w mynwesau. 

, O Arglwydd, a’m Tad oddi uchod, arwain íì i werthfawrogî 



UDGOÎiN SE’Iô'R. 


'7i 

ày eirian, ac i ymhyfrydu yn nghyíiawniad cly ewyUys; bydded 
ofn dyu yn mliell oddiwrthyf, a’ih ofn di yn glynu yn fy nwyfron. 

Llewyrched goleuni dy efengyl o ílaen iy llygaid, fel y gwelwyf 
irwy niwl tywyllwch y byd, ac y cyfeiriwyf fy nghamrau îna 
íSeion, cartrefle y pur eu calon, a dinas Duw. 

Gogoniant a gwychdeî Babilou sydd fíiaidd gan fy enaid, ac 
hiraethu yr wyf arn wlad well, a dyfod allan o’i chanol hi. Blin- 
ais yn ei chymdeithas, a gwell genyf ymadael o’i chyfíiniau. 

Am byny, O Dad tragywyddol, estyn allan dy fraich at y rhai 
egwan, at y tlawu a’r helbulus, a dwg hwy yn ddiangol drosodd i 
canys pwy íel tydi a’u cynnalia wrth deithio y mòr, ac yn 
nghanol peryglon yr afonydd. 

Tydi sydd yn llywodraethu pob peth, a’r holl elfenau a ym- 
hyfrydant i'th ufyddhau, a dwyn i ben dy amcanion. 

O Arglwydd, achub dy bobl i le o ddiogelwch, lle y gellir ym- 
guddio rhag y dymhestl sydd arymosod ar y rhai anwir. Saf ar 
ddeheulaw dy blant, a dynoetha dy fraich ar eu rhan, fel y gwelo 
ac y rhyfeddo y Cenedloedd. 

Gair dy ddoethineb a gadwaf, ac cni a ddysgwyliaf am dy 
fendithion addawedig : gwn nas peidia yr Arglwydd gyflawni ei 
air, i'r cyfryw a gadwant ei orchymynion. 

Dysg ddoethineb i’th was, fel y byddo ddoeth i wneyd daioni ; 
ac ychw'anega ei wybodaeth, fel y dangoso i ereill ífordd eglur 
at Dduw. 

Na âd, O Arglwydd, i’th Ysbryd fod yn absennol o’m teml, 
eithr tywyned ar fy enaid yn wastadol, ac na chaffed tywyllwch y 
byd le ynof. 

Hyfrydyw genyf ysgrifenu dy air, a chyhoeddi newyddion d a 
Seion yn y wlad y’m ganwyd. 

Perlau uclielbris a roddodd yr Arglwydd i mi yn fy nwylaw, a 
tbrwy ei gymhorth ef y dangosais hwynt mewn lliw newydd. 
Clodforer yr Arglwydd am gofio ara danom mown pryd, cyn y 
dydd drwg, 

O, Saint, cenwch foliant seinber, oblegid yr Arglwydd a fa 
drugarog wrth eich cenedl : estynodd oleuni tanbaid yn nydd y 
tywyllwch duaf ; a gwaredodd filoedd o deyrnas y diafol,i ryddid 
preswylwyr Seion. 

Gorfoledded fy enaid yn aragywydd yn iacbawflwrmôth ”fy 
Nuw,a chyduned pawb i glodfori y Goruchaf 



SJDGO'RN SEIOîTa 




YR EFENGYL GUDDIEDÎG. 

á ‘ Os cuddiedig yw ein liefeogyl ni, ,, rnedd yr Apostol Paul, í; yr: 
y rhai colledig y mae yn gudd'redig ; yn y rhai y dallodd duw j 
byd liwn feddyliau y rhai digred, fel na thywynai iddynt lewyrch 
efengyl gogoniant Crisi, yr hwn yw delw Duw” (2 Cor. iv, 3). 
Nid peth cyffredin yn hanes yr efengyl, yw ei bod yu caei ei 
cliyhuddo o fod yn guddiedig. Mae y mwyrif yn mhob oes yn 
inethu cael eu boddloni ynddi. o herwydd nad yw yn gwneyd e: 
hun yn ddigon amlwg i’r byd. Mae yr efengyl yn allu Duw, ac 
oblegid fod gallu Duw yn dra gwahanol i allu dynion, y mac yr 
efengyl yu guddiedig i laweroedd, ac nis gallant ei dimad. Pa 
gymmaint o ddynion sydd wedi eu dallu gan dduw y byd hwn, feì 
na thywyna iddynt lewyrch efengyl Crist ! Y mae miliynau o 
hobl yn yinbalfalu yn y tvwyllwch, yn nheyrnas y diafol, fel nas 
gwyddant ddim am natur goleuni yr efengyl ; a phan sonir rhy w- 
beth wrthynt am efengyl Crist yn ei symlrwydd, ymddangosa 
iddynt yn eíengyl guddiedig. Meddyliant nad oes dim dirgelion 
i fod yn gyssylltiedig ag efengyl yn yr oes lion, na aira gallu 
Duw ; a phan bregethir ididynt efengyl gallu Duw, dywedant y 
dylent gael gweled arwyddion, o herwydd fod efeugyl felly yii 
guddiedig. Yn awr, y mae yr efengyl yn guddiedig, ond nid yw 
yn guddiedig i’r rliai ag ydynt yn y goleuni, eitlir i’r rhai colled- 
jg, ag ydynt wedi eu dalln gan dduw y byd hwn. Pe na buasai 
dynion wedi eu dallu i’v fath raddau, ni fyddai yr efeugyl mor 
guddiedig iidynt. Y maent yn baruu pob peth wrth y rhith- 
grefyddau a fyddont hwy wedi gofleidio; ac os na fydd y cyfan 
sydd yn perthyn i efengyl Crist yn ateb i'w dysgwyliadau hwy, 
condemniant hi feì yn efengyl guddiedig, yn proffesu yr liyn nad 
yw erioed wedi ei amlygu, na rhoddi prawf am dano. Ond 
diolch i Dduw, nad oes achos i neb anobeithio cael gafael yü 
yr efengyl guddiedig. Gall pawb a ewyllysiont wneuthurewyllys 
Duw, ddyfod allan o ganol eu tywyllwch, ohîegid y mae Duw ya 
anfon allan ei weisioni gyfurwyddo y cyfryw pa fodd i ddylod o 
hyd i’r efengyl guddiedig, fel y canfyddont lewyrch teyrnas y 
go!euni,lltí nad yw yr efengyl yn guddiedig i neb. Nis gall y 
byd ddorbyn Ysbryd Duw, hyd nes y dêlont i mewn fel plant 
bychain trwy y porth cyfyng, sef bedydd er maddeuant pechodau , 
ac felly nis gallant amgyffred gallu Duw, yr hwn vw yr efengyt 



ODG'O'AN SE1GK. 


‘g.udáîdüig. Ond pawb ag sydd yn dyfod gyda cliywirdeb calon i 
y.mofyn gwirionead, y mae’r ffordd union yn agor o’i liaen, ac 
arweiöir ef i «n-ewn i deyrnas y goleuni, ac i feddiaut o efengyl 
gallu Duw, yr hon ni fydd guddiedig iddo ef tra y parhao yn 
ffyddlawn hvd y diwedd. îddo ef y raae yr addewid o 4< eglurhad 
yr Ysbryd Glân,” yr hwn a dystia wirionedd crefydd yn fwy 
effeithiol nâ holì wyrthiau y byd. 

Nid rhyfedd fod eiengyl Crist yn caei ei herlid yr araser gynt, 
:iac ychwoith yr araser presennol, oblegid y mae yn guddiedig i’r 
holi rai colledig, y ihai ni fynant y gwirionedd. Ni all neì) 
ddyfod o hyd i’r gwirionedd, heb fod onestrwydd yn ei galon; ac 
heb yr onestrwydd hwn, y roae yn anmhosibl cael gafael yn y 
goleuni, neu yn yr efengyl guddiedig. Ara hyny, pwy bynag a 
áwyliysio yn ei galon i feádiannu y gwirionedd, edifarhaed ar 
frys, a chymmered ei fedyddio er maddeuant pechodau, ae yna 
efe a dderbynia ddawn yr Ysbryd Glân, yr bwn a eglura iddo allu 
Duw, nea yr efengyl guddiedig, fel y gallo ei cn&id lawenhau yu 
cchawdwriaeth ei Dduw. 


EPiSTOL I»R EGLWYS TN NGHYMRU. 

Anwvl Saint, — Mae bwriad mawr wedi bod ynwyf i bresennoiî 
■ y hunan yn eich plith chwi yn y Cymmanfaoedd a’r Cangen- 
au, ac y mae hiraeth. mawr yn ddiammau arnoch chwithau aru fy 
Hgweled, a chlywed fy lleferydd, ond nid mwy nag sydd arnaf fi. 
am fod yn eich cymdeithas chwi. Mae gwaiíh Duw yn fawr, a’r 
amser yn fyr. Yr wyf wedi bod raor brysur yn ddiweddar gyda 
gwahanol bethau perthynol i’r Eglwys, fel nad oedd yn bosibl í 
mi braidd fyned oddi cartref, o herwydd fod cymraaint olythyron 
yn dyfod o wahanol fanau, sef o’r America, Liverpool, & c., 
vnghyd â’r gwahanol Gynnadleddau Cyrareig, pa rai oedd yn 
:*haid eu hateb yn union. l»vdded i ewyliys Duw gael ei 
gwueyd; os yw efe yn gweled mai feì hyn yr wyf yn gwneyd 
mwyaf o waith ac o ddaioni yn yr amser presennol, dysveded fy 
mrodyr a’m chwiorydd, Amen. Yr wyf yn gobeithio y gwna yr 
Arglwydd agor fy ffordd i gael eich gweled chwi oil cyn diwedd yr 
nâf nesaf. M ae y brawd Davis hefyd yn brysur iawn yn cyf- 
ífcithu LlyfrMormon; a bydd y llyfr gogoneddus hwn wedi ei 
.j’Ther» erbyn y 25aiu o Ebrill nesaf; ac yr ydym yn gwabodd 



'4 


UDGORN SEION. 


bò\\ Lywyddíon Cynnadleddau Cymru i Mertbyr erbyn yr amser 
Lyny, os bydd eu hamgylchiadau yn caniatâu. Mae y brawa 
Pugh hefyd yn ei lawn waith, ac yn myned yn mlae.n yn 
llwyddiaunus. 

Mae y brawd Eliezer Edwards ac Henry Evans wedi myneá 
lua Seion gyda chwmpeini hychan o’r Saint Cymreig ; a bydded 
i’r dvnion da hyn fwynhau y wlad, a chaniadau tragywyddol ar 
4*u penau, ynghyd â’r holl ffyddloniaid ag sydd gyda hwy. Mae 
57 o Saint o Gyraru wedi ymfudo eleni trwy gynnorthwy y Dry- 
sorfa Yrafudol Barhaus. Gwelwch wrth hyn fod prophwydol- 
jaethau ein gelynion wedi eu profi yn gau; ac yr ydym yn 
bwriadu yn y gwanwyn nesaf i ddanfon yehydig o dlodion. 
ffyddlawn, o bob Cynnadledd yn Nghyraru; ond pa faiat, nis 
gallwn ateb yn breseunol. Mae hyny yn ymddibynu ar ffydd- 
londeb y Cynnadleddau, ac wrth eu ffrwythau yr adnabyddir hwy. 

O, gyfoethogion ag sydd wedi eich goleuo gan oleuni yr 
Efengyl,ac wedi dyfod i adnabyddiaeth fod Teyrnas Dduw wedi 
ei sefydlu am y waith ddiweddaf ar y ddaear, gwrandewch av 
oclieneidiau y gweddwon a’l amddifaid, y tlav/d a’r aughenus. &c , 
3 >a rai sydd hwyr a boreu yn gweddio Duw am iddo eu gwaredu 
hwy allan o’u cyfyngderau, a chael gwaredigaeth yn Seion ; a ; 
gwrandewch ar lais Duw, yr hwn sydd yn dywedyd wrthych ara 
drysori yn y Drysorfa hon; ac os gwnewch chwi felly. bydd 
trysor gwell yn eich aros chwi yn y nef ; a ehwi a fyddwch fendig™ 
cdig byth yn Nheyrnas yr Immanuel. Gw'randewch ar laia yr 
Ysbryd ag sydd yn dywedyd y pethau hyn wrtbyoh. Mae 
cannoedd eisoes wedi cychwyn ar gost hon, ac y raaent yn 
bendithio enw Duw y dydd heddyw, am drefnu cynllun mor 
ardderchog â’r Drysorfa hon i’w cludo hwy drosodd i Seion ; am 
hyny, ymdrechwch, y tlodion, cyfoethogion, a phawb yn yi 
Eglwys hon, i gyfiawni bwriadau Duw yn y peth hwn, fel pob 
peth arall. 

Ymdrechwch. frodyr. Mae erlidigaethau raawrion ar gyfodi ar 
hoh tu i ni, ac y raae barnedigaethau Duw liefyd yn nesâu, a 
byddedichwi oll gadw y “ Gair Doethineb.” Nid oes genyf fî 
ffydd y gall un swyddog yn yr Eglwys hon fod yn llwyddiannus 
yn ngwyneb yr holl addysgiadau pwysig sydd ar y pwnc hwn. 
Idawer o ddadleu sydd wedi bod yn mhlith y Saint ar y Gair- 
Doethineb*. un yn dweyd ei fod yn orcbymyn.; n?., meddoi v 



ÜDGORN SEION. 


75 


llall, peth sydd rhwng cynghor a gorchyrnyn ydyw (a pha betli 
ydyw hyny, nis gwn) ; yr wyf finnau yn barnu mai cynghor 
ydyw, meddai arall : dacw y llall yn V dafarn, ei bibell yn ei 
geg, ac un goes dros y llall, a’i beint o’i flaen, yn dweyd, “ Yr 
wyf finnau yn barnu nad ydyw ddim yn gynghor. î ’ Ac yn 
ngwyneb yr holl bethau hyn, y mae Duw wedi dyfod a thori y 
ddadl, ac wedi dweyd mai gorchymyn ydyw ; ac yna darfydded 
pob siarad ofer yn eicb plith. 

Dyma yr haf yn nesâu, a dyma gyfle yn awr i’r offeiriadaeth 
adnewyddu eu gwaith mewn cyssylltiad â phregethu allan, &c., 
raewn lleoedd nad oes ystafelloedd ; ac yr ydym yn dymuno ar 
yr holl Henuriaid ag sydd â’u lmmgylchiadau yn caniatâu,i fyned 
allan i’r trefydd a’r pentrefydd, ac i’r wlad oddiamgylch, i achub 
eneidiau ein cyd-ddynion, ac i sefydiu Eglwysi; cofiwch raai 
dyraa y tyrnmor goreu a allwn gael yn Mabilon, a bydded i 
Lywyddion y Cynnadleddau edrych fod hyn yn cael ei gario yn 
mlaen. 

Ychydig o gynghorion etto ar ddyledswyddau y gwahanol 
swyddogion : — 

Dyledswyddau y Diaconiaid.— Bydded iddynt gynnorth- 
wyo yr Athrawon, ac edrych i mewn i amgylchiadau y Saint, 
megys tlodi, &c. ; ac y mae ganddynt hawl, ar yr ochr arall, i 
edrych a fydd neb yn gwastraffu, & c., a golalu fod yr lioll dlodi 
yn dlodi cyfreithlawn, ac yn teilyngu cynnorthwy. 

Dyledswyddau yr Athrawon yw ymweled â thai yr aelodau 
yn aml, a gofalu na fyddo dim drygioni yn cael ei gario yn mlaen 
yn eu plith, eu dysgu hwy i fyw yn dduwiol, a dangos gweithred- 
oedd da o flaen y byd. 

Dyledswyddau yr Offeiriaid yw ymweled â thai yr aelodau, 
eu holi hwy a ydynt yn gweddio yn gyhoeddus ac yn ddirgelaidd, 
a dwyn ar gof iddynt egwyddorion yr Efengyl, er iddynt gael 
gweled a ydynt yn y ffydd, &c. 

Dyledswyddau yr Henubiaid yw ymweled â thai yr aelodau, 
dwyn ar gof iddynt mai trwy arddodipd dwylaw yr henuriaid y 
cawsant hwy ddawn yr Ysbryd Glan, &c., a myned oddi cartref i 
bregethu, a’r Offeiriaid i bregetbu oddi amgylch gartref; a phan 
fydd rhyw hetlì allan o le rhwng yr aelodau â’n gilydd, bydded 
â’r Henuriaid a’r Offeiriaid gydnabod mai nid eu swydd hwy ydyw 
eeUlo materion, ond gadael hyny i’r Athrawon, a’r Diaconiaid 



UDGORN SEION. 


76 

ì’w cyanorthwjo hwy os bydd anghen. A bydded i chwi ym- 
drechu gweinyddu yn eicli swyddau, fel y byddo i Dduw gael 
gogoniant oddi^rthych, ac i’r Eglwys gael lles ac adeiladaetb; a- 
bydded i Dduw eieh bendithio chwi i’r dyben hyny, yn enw Iesu. 
Grist. Amen. 

W. S. Phillips. 

14, Castle St., Mertbyr Tydfil. 


NODIÀDAU W. GIBSON AR LYFR MORMON. 

[Parbad o tud. 47.] 

Yn bresennoì cymmeraf olwg ar rai pethau ereill a gofrestrir yn 
Llyfr Mormon. Yn nhud. 46, darllenir fod cynbreswylwyr 
America yn adnabyddus o ysgrifeniadau Moses a’r prophwydi* 
canys Nephi a ddywed: — “A myfi a ddorllenais iddynt lawer o. 
bethau yr hyn oedd ysgrifenedig yn Llyfr Moses, ond fel y gallwn 
yn gyflawn eu darbwyllo i gredu yn eu Prynwr, myfi a ddarllen» 
ais yr hyn a ysgrilenwyd gan y prophwyd Esaiah.” Yn nhud. 
1 1, darllenwn iddynt gymineryd gyda hwy yr ysgrifeniadau hyny 
o dir Jerusalem, yn cynnwys pum Llyfr Moses, ac ysgrifeniadau 
y prophwydi hyd ddyddiau Zedekiab. Cymharer hyn â’r hyn a 
ganlyn. Mr. C. Colton, yn y gwaith y cyfeiriwyd ato yn barod,. 
pan yn llefaru ara yr aberthau, a ddywed,“Ar rai achlysuron 
byddai yn rhaid i'r aberth nid yn unig fod yn wvn, ond yn udIIìw 
ei flew, a byddai unrhyw fath o fai yn ddigonol i’w gondemnio. ,r 
Efe hel'yd a ddywed, tra y canant ac y dawnsiant o amgylch i’w 
haberthau, y santaidd enw Hebreig Je-ho-vah, a ellir yn hawdd 
ei ddeall, a’i wahaniaethu; y mae ganddynt hefyd yr enw Heb- 
reig A-la-heem, mewn ffurflf sylweddol, yn gymhwysedig at yr 
Ysbryd Mawr, ac yn eu caniadau cyssegredig Hal e-liw-ia yn 
fynych a gìywir mor berffaith ag mewn unrhyw gôr Cristionogol ; 
ymae ganddynt hefyd lestr cyssegredig, neu Arch y Cyfaramod* 
yr hwn a ddefnyddiant ar rai achosion, yr hwn a berchid gyda’r 
anrliydedd mwyaf crefyddol. 

Yn nhraethawd M. M. Noab, yr hwn a gyhoeddwyd yn New 
York, yn y íì. 1837, ynghylch fod yr Indiaid Americanaidd yn, 
deilliaw o ddeg llwyth colledig Israel, ac yn mhlith ereill gwelwn 
ef yn dyfynu yr awduron canlynol. Mr. Adair, yr hwn ar ol iddc- 
roddi nifer o eiriau Hebraeg arferedig yn eu mysg bwy, a ddywed.% 



UDGORN SEION. 


?7 

— “ Mae gan vr Indiaid eu prophwydi, a’u liarchoffeiriaid, yr un 
fath ag a feddai yr Iuddewon, au uid o ddetholiad lnrbwyll, ond 
■wedi eu dewis gyda phwyll allan o’r dynion doethaf a’r rhai mwyaf 
pwyllog; a hwy a ordeiniaut eu harchoffeiriaid trwy enneiniad ; 
ac y mae ganddynt yn eu cyssegrau le cyffelyb i’r lle santeiddiolaf 
yn y deml. Y prif ddewin, neu yr archoffeiriad, a wisga beth 
mewn cyffelybrwydd i’r ddwyfroneg gynt, cragen wen pysgodyn 
(a white concli shell ), wedi ei hadduruo fel ag yr addumid yr 
Urim gyda’r meini gwerlhfawr, ac yn lle y dalaeth aur a wisgai 
y Lefiad ar ei dalcen, yr Indiad a wisga ei aeliau â thorcli o blyf 
alarch, ac a wisga siobyn gwyn o blyf, yr hwn a eilw efe yn 
Yatira. Mae gan yr Indiaid eu Ilarch, yr hon a gariant bob 
amser gyda hwy i frwydr, pa un a wylir yn ofalus. Y mae yn 
deilwng o sylw na fyddant byth yn rhoddi yr Aroh ar y ddaear, 
ar dir bryniog, lle y byddai cyfíawnder o geryg mawrion, ond 
rhoddant hi i orphwys ar y gwastad-diroedd anial ( prairies ), 
ar foncyffion byrion, ar ha rai hefyd yr eisteddant hwythau. Y 
gosodiad hwn o eiddo Mr. Adair mewn pertbynas i’r Arch, a gad- 
arnheir gan amryw deithwyr. Major LoDg, teitbiwr diweddarach, 
yn ei hynt tua’r Mynyddoedd Creiglyd, a ddywed am yr Arch, “y 
rhoddid hi yn sytlî, ac ni oddcfid iddi byth gyffwrdd á’r ddaear. 
Traddodiad a’n liysbysa fod tri o wahanol bersonau yn cael eu 
tueddu gan gywreinrwydd i chwilio dirgelwch y gragen, pa rai a 
gospwyd yn uniongyrchiol am eu halogiad â llwyr ddalüneb.” 
Hyn, gan hyny, sydd dystiolaeth gadarnliaol fod yr Indiaid yn 
adnabyddus â chyfraith Moses, a c i ddangos fod ganddynt hwy 
hefyd ryw wybodaeth am y Testament Newydd, dyfynaf yr hyn 
a ganlyn allan o waith a argraffwyd yn Llundain200 mlynedd yn 
ol, gan un Matthew Costerden, o dan yr enw Christianoyraphie , — 
“Y'mddengys fod yr Araericaniaid yn meddu peth gwybodaetli am 
Grist, cyn dyfodiad yr Yspaeniaid atynt. Francis Lopez de Co- 
mora a ddywed yn ei ysgrif, fod y bohl hyn yn anrhydeddu'r 
groes. Myfi a ddaillenais hefyd yn Postel, fod rhyw Quezel 
Coratsian wedi ei ddilladu à gwisg wen,yn orchuddedig â chroesau 
cochion, yn pregetliu ofn un Duw, ac y busai ad-daliad o gosped- 
igaeth neu wobr dragywyudol ar ol y fncbedd hon.” 

Goraora, yn ei lianes am yr Indiaid, yn desgrifio cynnadled ì 
Nicaragua gyda Gil Goncales, sydd yn arwain y penaeth bwn \ 
ípewn fel yn rhoddi amryw o ofyniad.au i’r Y'spaeniaid. Gofymì 



78 


ÜDGORN SEION. 


a oedd y Cristionogion yn hysbys o’r diluw raawr yr hwn a lync- 
odd y ddaear, dynion ac anifeiliaid ? Pa un a oedd y ddaear i gae! 
ei chwyldroi, neu y ffurfafen i gael ei symud, pa beth oedd yr an- 
rhydedd ddyledus i’r tri unol Dduw, pa le yr elai eneidiau ar ol 
marw, a pha beth a fydd eu gwaith ? 

Y peth nesaf y sylwaf arno yw fod Llyfr Mormon yn rhoddi 
cyfrif am y ddwy genedl wahanol o bobl, y rhai a breswyliasant 
gyfandir America; pobl y genedl gyntaf a ddaetbant oddiwrth 
dwr Babel, a’r llall sydd ran o had Jacob, y rhai a ddaethant o 
Jerusalem, yn nyddiau Zedekiah, brenin Judah. M.Noah,yn 
ei draethawd ar darddiad yr Indiaid Americanaidd, ar cl ymdrechu 
proíi fod yr Indiaid piesennol yn ddisgynyddion o Israel,myn- 
ega fod rhai o’r hen adfeilion a gafwyd yno yn rhwym fod o yn waith 
pobl ereill; efeaddywed: — “Ond pwy oedd y Tultequans a’s 
Azeteques, sylfaenwyr yr amherodraeth hon yn America? Pwy 
a adeiladodd pyramidiau Cholula a dinas Palenque? Nid yr 
luddcwon. Yma yr ydym yn cael gŵyriad hynod oddiar y llwybr 
ar ba un y cychwynasom yn y dechreu, (yr hyn oedd profi yr. 
Indiaid yn Israeüaid); darganfyddiad arall tra hynod, yn cael ei 
nodi liefyd gan dJygwyddiadau nid mwy syn na rhyfeddol.” 
Yma, cllo, y mae tystiolaeth Llyfr Mormoü yn cael ei 
chadarnhau. 

Y 7 n Llyfr Mormon, o tud. 503 i 509, cawn hanes am genedi 
ddrwg ac eilun-addolgar, y rliai a aberthent wragedd a phlant i’w 
heilunod, a diuystriad cenedl gyfan ganddynt, oddiar y ddaear 
trwy ryfel. 

Er cadarnhau hyn rhoddaf enghraifft o’r “ New York Sun,’’ am 
Meliefin 8, 1848. <É Mae Yucatan yn fedd i genedl fawr ag sydd 
wedi diflanu yn ddiarwybod, ac heb adael unrbyw hanes ar ei 
hol. Y mae pob coedwig yn mynwesu gweddillion mawreddog o 
demlau mawrion, wedi eu cerfio drostyr.t ag arwydd-luniau ffydd 
yraadawedig, ynghyd â dinasoedd ardderchog, palasau gwych a 
charneddi pa rai, yn eu hunigedd galarus, a ardystiant ardderch- 
ogrwydd medr eu hadeiladwyr. Maent yn feddrodau i genedl 
arddercliog, ond heb ddwyn un enw na beddargraff. Y braw 
noillduol gyda pha un y cilia yr Indiad oddiwrthynt, pan yn 
adrodd rhyw draddodiad cymmysgedig o ddiddymiad corff cyfan 
o bobl trwy waed a thân, gan ei gyndeidiau — cenedl ffyrnigaidd 
íic ysglyfaethgar. yn ymhyfrydu mewn aberthau dynol — yw y 



UDGOÎIN SE10N> 


79 


c}'fan a eill dychymmýg ddweyd am y modd y cafodd trigianwyr 
cyntefig Yucatan, eu croesi allan, yn un cyfangoríf, o dudalen 
bodoliaetll. ,, 

Yn Llyfr Mormon, tud. 501, cawn allan y dywedir mai y lle y 
safai y dinasoedd a’r lle y diddymwyd y bobl liyny, oedd y 
íynedfa gul yr hon a arweiniai i'r tir deheuol (neu yr hwn a rana 
ogledd a deheubarth Aroeriea); yn awr, edrychwch ar eîch 
darlunlenau, a chwi a ganfyddwch yno Yucatan, lle y raae adfeil- 
ion y dinasoeld hyn yn ganfyddadwy, a’r lle yn ol y dyfyniad a 
gymmerwyd allan o’r Nevj York 8ìui f ag mae traddodiadau yr 
Indiaid o liyd yn cadarnhau gwirionedd Llyfr Mormon; ar y 346 
dud. o Lyfr Monnon, canfyddwn hanes y modd y byddent yn 
amgau eu dinasoedd. “A bu i Moroni yn ddibaid wneuthnr 
parotoiadau i ryfel,neu amddiffyn ei bobl yn erbyn y Lamaniaid , 
oblegid efe a archodd iddynt gloddio y ddaear yn bentyrau o 
amgylch ogylch i’r lioll ddinasoedd, trw-y yr holl dir a feddiennid 
gan y Nephiaid.’ , Wrth ddarllen y dudalen nesaf, cewch allan 
fod y dinasoedd y siaredir am danynt, eu bod wcdi eu hamgau, yn 
ngogledd-barth Araerica. 

Yn awr, rhoddaf dclyfyniad allan o waith ar hynafiaethau yr 
Araerica, gan Josiah Priest, yr hwn, pan yn Uefaru ara y raoel - 
gloddiau hyn, a ddyfyna dystiolaeth Mr. Brechenridge, yr liwn p» 
ddywed , “ Y twmpathau hyn yn gystal â’r amddifl’ynfeydd, ydynî 
i’w gw'eled tua chyssylltiadau yr holl afonydd ar hyd y Mississip- 
pi, yn y cyflead rawyaf dewisol am drefydd, ac yn y darnau 
eangaf o dir ífrwythlon ; mae eu rhifedi, feallai, uwchlaw’ tair mil; 
a’r lleiaf ddim llai nag ugain troedfedd o uchder, a thri chant 
raewn amgylchedd.” Yn y gw'aelod, efe a ddywed, yn rahellacli, 
“ Yr wyf wedi fy mherffaith foddloni fod dinasoedd cyffelyb i’r 
rhai hyny yn \r lien Fcxico, o amryw ganr.oedd o íìloedd yn 
bodoli yn y wlad orllewinol hon.” Fel byn y mae rban arall c 
Lyfr Morinon yn cael ei gadarnhau. 

Yn nhud. 1 il o Lyfr Morraon, darllenwn am ran o’r Nephiaid, 
{parai oeddynt yn wynion) yn gadael eu brodyr, ac yn myncd ar 
eu penau eu hunain; felly ni ddyfethwyd mo lionynt hwy, pan 
syrtliiodd y rhan arall o honyní, tiwy ddwylaw y dynion cochion, 
y Lamaniaid. 

Mewn dyfyniad a gymmerwyd o’r American Sun f am Dach- 
wedd 2C», 1810, dywedir í’od gwaitli wedi ei gyhoeddi yn ddiwedd - 



UDGORN SEION. 


SO 

ar, yn mhaun vr oedd haues llawn arn genedl o anwariaid gwyn- 
ion a elwid Muncliees, y rhai y dywedir am danynt yn ddiau eu 
bod mewn bodoliaeth mewn dyffryn yn mysg Sierra Los Mimbros. 
Yma, drachefn, fe'i cadarnheir. Y darllenydd a wel fod nifer 
fawr o’r darganfyddiadau hyn a wnaed wedi eu cylmeddi ar ol i 
Lyfr Mornmn gael ei argraffu ; a phob darganfyddiad a wneir sydd 
brawf arall o’i wirionedd ; ac nid oes cymmaint ag un darganfydd- 
iaci a wnaed, yn gwrthddy wedyd un gosodiad o’i fewn; y mae yn 
cytuno â hwynt; y mae yn cytuno â thraddodiad; cyduna ft 
rheswm; cyduna â’r Beibl ; mae ei bropbwydoliaethau yn cael 
eu cyflawni ; ei athrawiaethau ydynt bur; a gall miloedd dystio 
am Lyfr Mormon, mai gwir y w. 

Er lles i’r Saint, dywedaf y gellwch ganfod ìlawer o’r dyfyn- 
iadau blaenorol yn fwy cyflawn mewn rhai o gyfrolau blaenorol 
V “ M I LLE N N I A L STA R.’’ 

(I’w barhau.) 


PENNTLLION. 

Citwi, Gyinry hoff, O dewch mewn liedd 
I deyrnas Dduw, cawn ddwyfol wledd ; 
Er gogoneddu Brenin Nef, 

Rhaid dod yn ddeiliaid iddo Ef. 

Mae’n galw ar holl ddynol ryw, 

Gan dd’wedyd, Dewch i deyrnas DJuw, 
Sef trwy ei weision ; felly mae 
Y a rhoi daJguddiad yn ddiau. 

O dew'ch i'w deyrnas Ef yn glau, 

Cewch yma’n rhad eich llwyr ryddhau ; 
Mae’r Ysbryd Glân i’w gael i chwi, 

’Run modd ag mae ef genym ni. 

Llefaru â tliafodau wnawn, 

Cyfieit’nad trwy’run Ysbryd gawn ; 
Propliwydol ddawn gawn ganddo Ef, 
Ein Tad a’i rbydd i ni o’r nef. 

Cyfrana in’ ei air o’r nef, 

O’r ddaear hefyd daeth ei lef, 



ÜDGORN SEION. 


Sl 


'lihon fun guddiedig araser maitb , 

Ond araser e; dadguddiad ddaeth. 

Cydunwn oll i seinio clod, 

Mae'n iachawdwriaeth wedi dod; 

Mae Duw yn galw — clywch ei ief, 

Ar bawb i ddod i’tv deyrnas ef. 

Yradrechwn oll o unol fryd, 

Er dwyn i\v deyrnas bawb o’r byd ; 

Mae Duw ara wel'd y byd o'u bodd, 

Yn dod i’w ganlyn Ef ar goedd. 

Mawrhawn, O Saint, ein braint o’r bron, 

Gan yradrech yn yr Eglwys hon ; 

Hyd nes cyrhaeddoni ben ein taith, 

Gwobrwyir ni yn ol ein gwaith. 

George Watki k. 


GWYBODAETH. 

[Parbad o dnd. 59 ] 

G an fod gwybodaeth yn dda mewn ystyr dymraorol, pa faintmwy 
mewn ystyr ysbrydol. Y mae dynion wedi cael eu dysgu fod 
Duw mewn bodoliaeth, ac ei fod yn anghyfnewidiol, heh gysgod 
troedigaetb, a bod ganddynt hwythau eneidiau sydd i gyd-oesi à 
thragywyddoideb, naill ai mewn gwynfyd neu mewn adfyd, a bod 
Iesu Grist, Mab Duw, wedi bod ar y ddaear yn trefnu llwybr neu 
ffordd, fel y gallai dynion, trwy rodio ar hyd y cyfryw, gyrhaedd 
y gwynfyd nefol, a chael eu gwared rhag yr adfyd tragywyddol, 
a hod yr íesu angbyfnewidiol wedi tystio am y llwybr hwnw, 
mai cul yw, ac mai ychydig s_ydd yn rhodio ar byd-ddo, a bod 
iìbrdd arall yn arwain i ddystry w, yr hon sydd yn llydan, a bod 
llawer ya rhodio ar hyd-ddi. Yn awr, pan wêl dyn ei sefyllfâ 
bechaduru^, y mae yn teimlo awydd i chwilio am y llwybr cu!, 
yr hwn sydd yn arwain i'r bywyd ; a chan ei fod wedi clywed 
mai un ffordd sydd, ac os na chaiû’ ai’ael yn hono, fod ei fywyd 
mewn perygl, pa beth a fyddai yn fwy o fendith i’r dyn, yn y 
sefylìl'a hon.nâ gwybodaeth? Dychymmygaf ei weled yn cym- 
meryd ei daith ar foreu Sabboth i dref gyfagos, i’r dyben o gael 
cyt'arwyddyd i gael gafaei ar y llwybr cul. Dacw ef yn nesu at 



'UDGOIl'N SUION. 


n 

ddrws rhyw gapel, lle y clywa y pregethwr yn dweyd wrth bech- 
aduriaid, “ Nid oes cymmaint o wahaniae h pa fiurdd i rodio, neu 
pa sect i yrnuno â hi, er myned i’r neioedd, ond myned fel bydd 
eich cydwybod yn eich arwain.’’ Yna mae y truan yn cofio y 
gair, “ Cul yw y ffordd,” gan droi ymaith mewn gofid, Ust, 
dacw eí' yu gwrandaw ar bregethwr arall yn awr, yr hwn sydd 
vn dweyd, “ Yr wyf íi yn credu ac yn gobeithio mai taenellu 
babanod sydd yn iawn, gan dderbyn y credinwyr trwy ddeheulaw 
cymdeithas i’r deyrnas.” Wel, wel, y mae y truan yn sefyll 
mewnsyndodí a’i wyneb yn gwelw-lasu, o herwydd y mae yti 
cofio yr hyn a ddysgodd yr Iesu,“ Y neb a gredo ac a fedyddir,” ac 
nid, “ Y neb a fedyddir ac a gredo.” Pa le y mae yn awr ? O, 
y mae yn gwrandaw ar ddyn enwog iawn yn awr, yr hwn sydd 
yn bloeddio yn ddychrynllyd, gan ddweyd, “ Fod rhai wedi eu 
hethol i wynfyd, ac ereill i boenau, a hyny mewn modd diam- 
modol.” Os oedd y dyn mewn gofid o’r blaen, y mae yn llawer 
gwaeth yn awr ; ond er cysur iddo fe gofiodd wahoddiad yr Iesu, 
Deuwch ataf íi bawb sydd yn fiinderog.’’ Y’n awr, y mae yn 
gwrandaw ar uu arall, ag sydd yn groes i’r rhai blaenorol, yr 
hwn a saifi ar làn yr afon, gan ddweyd, “ Rhaid i bawb gym- 
meryd eu bedyddio trwy drochiad genyra ni,er bod yn gadwedig;’’ 
ac wedi iddo holi y pregethwr a’i aelodau, nid oeddynt hwythau 
yn gwybod eu bod ar y ffordd iawn ; ac felly y mae yn caei ei 
dristâu yn fwyfwy o hyd, nes y mae yn barod i ganu fel yr hen 
hrydydd, 

“ O am grefydd wirioneddol, 

Ar y ffordd wrth fyn’d ya mlaen.” 

Nid oes achos darlunio ei deimlàdau gofidus o eisieti gwybodaeth, 
o herwydd mae pob dyn ystvriol yn, neu wedi bod yn brofiadol o 
honynt. Y inae yn awr yn nesu at ryw bregethwr gwael ei olwg, 
yr hwn a ddiystrir gan bawb, ac y mae yn clywed y geiriau hyn 
yn dra aml yn ei bregeth,“ Edifarhewch, a bedyddier pob un o 
honoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant pechodau, a chwi a 
dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân, yn awr megys cynt; a’r 
neb a ddelo yn ddyscybl i Grist, a gaiff wybodaeth am y ddysg- 
eidiaeth.’’ Bellach, dacw y dyn yn llamu mewn gorfoledd wrth 
glywed y fath addewidion gogoneddus. Dacw ef yn ufyddhau ; 
a thrwy csodiad dwylaw, wele ef yn derbyn yr Ysbryd Glân, ie, 
a deibyn gwybodaeth ei fod ef a’i frodyr crefyddol o Dduw, a 



UDGOItN SElON. 


83 


bod yr holl fyd yn gorwedd mewn tywyllwçh. Yn awr, raae y 
gân wedi newid ; yn lle “ 0 am grefydd wirioneddol,’' dywedir 
“ Clod am grel'ydd wirioneddol,” &c. O fy enaid, gwerthfawroga 
wybodaeth, cauys da yw. A’r sawl ddadleua yn erbyn gwybod- 
aeth, sydd yn dadleu yn erbyn rheswm, yn erbyn yr ysgrythyrau, 
ie, ac yn erbyn y Duw Hollwybodol. 

Tre-Sior , Mert'hyr. Tíiomas Harries. 


ANERCHTAD. 

Ton— “ Difyiwch Gwyr Harlech. ,, 

O na fyddai yn fy ngallu 
Ddwyn fy hen gyfeillion mwyngu, 
Yn gytun i gyd-addoli 
’N enw'r lesu mâd, 

Gyda’n gilydd yn ddidrafferth , 
’Nol y dull a’r cynlìun perffaitb, 

A chyd-rodio’r lleoedd diffaeth 
Tua’r hyfryd wlad ; 

Heb ryw ararysonau, 

Na thraws gyndyn ddadleu, 
Dewch heb fraw, a rhowch law, 
Dewch gyda rai yn ddiau ; 

O na charech etifeddu 

Ysbryd Duw, ’rhwn sydd oleuni j 

Fe wna hwn eich dedwyddoli, 

Medd ein Duw a’n Tad. 

Fe dderbynia’r pur o galon 
Drwy yr Ysbryd fwyn fendithion, 
Yn ngwir eglwys Crist yn gysson, 
’Nol yr addewid wiw ; 

Boed i chwithau gywir gredu 
Ddidwyll eiriau pur yr Iesu, 

Ac ufydd-dod gwnewch ei roddi, 

Fel y byddoch fyw ; 

Yna cewch yn ddiau 
Hyfryd fwyn bleserau: 

Bywyd yw Ysbryd Duw, 

’Rhwn rydd wahanol ddoniau. 

O boed i chwi ddwys ystyried 
Beth a roddwyd gan ein Ceidwad, 
Sr i ddynion gwael, amddifad, 

Ddod dan nodded Duw. 


Dàyjd SyanSí 



84 


UDGORN SEION» 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Le Livre De Mormon. — Mae yr Henuriad J. Tayîor wedl 
newydd anrhcgu Llywyddiaeth y Cynnadleddau Cymreig â phob 

0 gopi o Lyfr Mortnon yn yr iaith Flrengaeg. Mae wedi ei 
ddwyu drwy y wasg yn neillduol o gampus, ac y mae wedi ei 
ranu yn bennodau ac adnodau, yn gyffelyb i*r Leibl, ond nad 
ydynt rnor fàn a digyssylltia-l ag y mae.nt yn hwnw, Bydd cyf- 
leusdra i gael y llyfr uchod yn fuan oddiwrth y Llywydd Phil- 
lÌ 2 >s, a diau y bydd llaweroedd yn hoffi ei gael. 

Ymfudaetii. — Yn y ddwy longaid Saint ag ydynt wedi new- 
ydd hwylio o Liverpool, y mae dau gant a hanner o eneidiau 
wedi eu danfon allan gar. y Drysorfa Ymfndol Barhaus ; a 
thrwv fendith Duw, dygir hwynt drosodd yn uniongyrchol i 
Ddyffryn a Diuas y Llyn Halen Fawr. Y'r ydym yn llawenhau 

1 weled cynnifer yn cael eu gwaredu i Seion, trwy ymdrech gyntat' 
y drysorf.i dan sylw ; ac nid yw hyn ond ychydig o'r blaenffrwyth. 
I5u y llong ddiweddaf a aetli allan, sef “ Elien Maria,” yn cludo 
y Saint o ? r blaen ; ac y mae yn niyned allan y tro hwn dau 
Jywyddiaeth yr Henuriad Isaac C. Haight, yr hwn sydd i arwain 
y Saint i Ivanesville, ac yna i ddychŵelyd yn ol at ei lafur yn v 
wlad hon. Bydd rhywun arall yn eu harwain oddiyno i’r Dyff- 
ryn. Cîyda y cwmpeini hyn yr hwyliodd y brawd Eliezer 
Edwards a’r brawd Henry Evans, ynghyd ag amryw o Lywydd- 
îon Cynnadleddau yn Lloegr. Yn yrun pryduawn ag yr aeth yr 
“ Ellen iMaria’’ allan, cyrhaeddodd naw o Saint o Der»mark a 
Switzerland, ar eu ffordd i'r America, mewn gobaith o fod raewn 
pryd i fyned gyda y lloug uchod. Gallwn weled yu bresennol 
fod cenedloedd y ddaear yn dechreu myned i fyny i Seion, yn 
ystlysau y gogledd, i addoli Duw. Y mae eisors Saeson, Cymry, 
Ffrancod, Daniaid, Swediaid, Germaniaid, ac ereill, wedi d('chreu 
eu taith tua’r gorllewin pell, i gyfranogi o fendithion y Saiut yn 
Nyffrynoedd y Mynyddoedd. 

Cymmanfa 'F.dd. — Bydd Cymmanfa Cynnadledd Sír Frych- 
einiog, yn Waenhelygen, ar y 4ydd o Ebrill ; Sir Fynwy, yn 
Nhredegar, ar yr 1 leg; Morganwg Orllewinol, yn Abertawy, ar y 
1 ìS fed ; Morganwg DJwyreiniol, yn Merthyr, ar y 2oaiu ; Sir 
Daerfyrddiu, yn Llanelli, aryr 2il o Fai; Sir Aberteifi, ar y 9fed; 
Penfro Ogleddol, ar yr 16eg; Penfro Ddeheuol, ar y 23ain. 

Taliadau o Chwef. 20 hyd Mawrtii 4.— Sir Fynwy, £2; 
Sir Frycheiniog, £l 12s Gc ; Sir Aberteifi, £2; Morganwg Or- 
llewinol, £3 1 s ; Sir Fon, 14s 6c; Sir Ddinbych, £1 5s ; Dinas, 
l;5>7 Vc; Pontytypridd, 1 1 s ; Gog, 3«6c; Ryrani, 16s ; Merthyr, 
£1 òs ; Pendaren, I9s 3c; Ynysgou, 2s 6 j ; Gostwng, 6s. — 
i.'ylanswm, £15 9* lüc^c. 


J. ü.W'IS, ARCRAFFYDD, MERTH Y R-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NKO 

<#eren u 


Rhif. 6.] MAWRTH 20, 1852. [Cyf. IV. 


SAINT DUW YN ERBYN Y BYD. 

GAN F. D. RTCHARDS. 

"Gwyn eich hyd pau y’ch casâo djnioii, a phan y’ch didolant oddi wrtU- 
yOt, ac ý’cb {îwaradwyrtdaiit. ac y hwriant eich enw allau inegys drwg, ef 
anwyn Mah y dyn. Byddwcli la«en y dydd hwnw, a lleiuwch : canys wele, 
eich gwobr sytìd fawr yn y nef; oblegid yr un íftiuud y gwuaeth eu tadan 
iiwynt i’r propliW ydi. 

“ Gwae cliwi pan ddywedo pob dyn yn dda am danoch : canys felly y 
gwnaeth eu tadau hwynt i’i gati brophwydi.”— Iesu Grist. 

“ Chwi odinebwyr. a goduirb wiagedd, oni wyddoch thwi fod cyfeillach 
•y byd yn elyniaeth i tidiiw'l pwy bynag gan hyny a ewyllysio fod yu gyfaill 
i’r byd, y mae >n elyn i Dduw.*'— Iaco iv, 4. 

Mae yn rliaid iod y myfyriwr m-wyaf diofaî yn hanes pobi 
Dduw, yn bysbys o’r casineb paríiaus ag sydd erioed wedi cael ei 
ddangcrs tuag atynt gan y byd. Hyn sydd un o’r nodau mwyaf 
aralwg trwy ba rai y gellir gwabaniaethu Saint Dûw oddiwrtb y 
lliaws crefyddwyr gan y rhai yr amgylchynir bwynt. Pe buasai 
íant o ẃahanol grefyddau yn cael eu d-ysgu, nid oes achos i’r 
hwn a rodio y flfordd, pe byddai ynfyd, gyfeiliorni ynghylch pa 
un sydd yn iawn. Hi y w y grefydd hono ag sydd leiaf yn y flfas- 
iwn — leiaf poblogaidd. Na cbeisiwch y wir grefydd a gwir weis- 
ion Duw yn mhlith y dorf anystyriol. “ Y peth sydd uchel gyda 
dynion, sydd ffiaidd gerbron Duw,” — Luc xvi, 15, Felly y 
dywedodd yr Iachawdwr. Drachefn, “ Ewch i mewn trwy y porth 
cyfyng; canys eang y w y porth, a llydan yw y ITordd sydd yn arwain 
ì ddystryw, a llciwer yw y rhai sydd yn myned i mewü trwyddi - 
oulegid cyfyng yw y porth, a chul y w y ftordd, sydd yn arwain i'r 
bywyd,ac ychi/difl yw y rhai sydd yn ei 0^061111,’’ — Math. vii, 13 s 
Mae Saint Duw a’r wir grefydd wedi bod yn alltudion o f r 



tiDGORN 8EION. 


'36 

byd íFasiynol. Ni fuont erioed yn boblogaidd er par. y ma* 
Sutan wedi cael llywodraeth ar y ddaear lion, ac ni fyddant bytb 
yn boblogaidd liyd nes y byddo drygioni wedi ei ysgubo yraaith 
oddiar wyneb y ddaear, a Satan wedi ei rwyrao fel nas gallo 
demtio plant dynion. Eglwys Dduw ydyw y bobl hycy “ yn 
mhob man y dywedir yn eu herbyn.” 

Dywed St. Paul, ‘ 6 Pawb a’r sydd yn ewyllysio byw yn dduwiol 
yn Nghrist Iesu, a erlidir,” — 2 Tira. iii, ì‘2. Gall y duwiolion yn 
rohob oes a goruchwyliaeth dystio fod liyn yn wir. Gwyddaut 
oddiar broíiad chwerw fod y byd yn eu casâu hyd at angeu. 
Dywedodd un rawy nâ Phaul uuwaith wrtli ei ddyscyblion, 
“ A châs fyddwch gan bawb er rnwyn fy enw i : ond yr hwn a 
barhao hyd y diwedd, efe a fydd cadwedig. * * * Nid 

vw y dyscybl yn uwch nâ’r athraw, na’r gwas yn uwch na’i ar- 
glwydd. Digon i’r dyscybl fod fel ei athraw, a’r gwas fel ei 
arglwydd. Os galwasant bercben y tỳ yn Beelzebub, pa faint 
mwy ei dy'lwyth ef?” — Math. x, 22, 24, 2ô. Drachefu, “ Os y w 
y byd yn eich casâu chwi, chwi a wyddoch gasâu o hono fyfi o’ch 
blat-n chwi. Pe byddech o'r byd, y byd a garai yr eiddo; ond 
oblegid nad ydych o’r byd, eithr i mi eich cîewis alîan o’r hyU, 
ara hyny v mae y byd yn eich casâu chwi. Cofiwch yr ym- 
adrcítìd a üdywedais i wrtliych, Nid y w y gwas yn fwy ná'i 
arglwydd. Os erlidiant fi, hwy a’ch erlidiant chwithau; os 
cadwasant fy ngair i, yr eiddoch chwithau hefyd a gadwant. 
Eithr hyn oll a wnant i chwi er mwyn fy enw i, am nad adwaen- 
ant yr hwn a’m hanfouodd i,” — Ioan xv, 18—21. 

Mae yr uchod yn ddywediadau a phrophwydoliaethau ar 
egwyddor. Ond meddylier ein bod yn dyfod at fater o íîaith» 
Gallwn roddi ffeithiau ysgrythyrol AsiaiJd, a íleithiau ysgryth- 
yrol Araericanaidd, a ffeithiau oddiar brofiad persouol, yn eglur- 
had ar yr egwyddor dan sylw. Y mae dau dyst yn well nag un, 
eithr yn ngeuau tri o dystion y mae pob gair yn safadwy. 

Ni a gawn y Beibl yu dyst cyntaf. 

Fe edrychodd yr Arglwydd ar Abel oblegid ei gyfiawnder, » 
chyffròdd hyn eiddigedd ei l'rawd Cain, yr hwn, gan ei fod yn 
ddyn drygionus, a gyiododd i fyny mewn digofaint ac a laddodd 
Abel. Gen. iv. 

Cafodd enaid cyfiawn Job ei boenydio o ddydd i ddydd gan 
ymarweddiad ffìaidd y drygionus, ac mor wrthwynebol oedu. 



t’BGOÄN SEION. 


*Y 

v mgolton Sedom -a Gomorrah i Dduw, gwiriouedd, dadguddiad, a 
o-hyfiawnder, fel nas gallai angylion aros un noswaith yn v 
dinasoedd hyny heb gyunyg eu hanmharclm a'u cam-drin, 
Gen, xix. 

Cafodd Joseph pur ei galon, oblegid iddo gael gwybodaeth gan 
Dduw trv/y freuddwydion, &c,, ei alltudio yn greulawn o’i wlad 
enedigol, a thŷ ci dad, a’i werthu i ddwylaw estroniaid ; ac o 
herwydd na roddai ei gorff i drytbyllwch, efe a fwríwyd yn 
ngharchar, ac o’r braidd y diangodd gyda’i fywyd. Gen. xxxvii, 
a xxxix. 

Ymlidiwyd Dafydd gan Saui yn gy ffely'b i fwystfil o’r goedwig. 
2 Sam. xix hyd xxvii. 

Y tywysogion BenjaminaiJd a fwriasant Jereraiah i ddaeardy 
ffiaidd, ac agadwasant fwyd oddi wrtho. Jer. xxxvii a xxxviii. 

Y Cbaldeaid annuwiol a geisiasant gymmeryd ymaith fywyd 
Shadrach,Meshach ac Abednego. Dan. iii. 

Bhaglawiaid a thywysogion beilchion y Mediaid a’r Persiaid a 
ymdrechasant ddadymchwelyd Daniel, a thrwy gydfwriad cyn- 
llwyngar acliosasant iddo gael ei fwrw i ffau y llewod. Dan. vi. 

Ceisiodd Haman ddrygionus ddyfetha Mordecai, a’r holí 
luddewon ag oedd yn ofni Duw. Esther iiî, v, a vi. 

Ioan Fedyddiwr a wrthodwyd gan y Phariseaid a’r cyfreithwyr, 
a gareharwyd gan Herod, ac yn ddiweddaf à dorfynyglwyd trwy 
annogaeth Herodias. Marc vi. 

Iesu Grist oedd “ ddyn gofidus a ehynnefin â dolul\ ,, Pan yu 
ddwy flwydd oed, rhoddodd Herod orchymyn iddo gael ei ladd. 
Eithr efe a ddiangodd lieb ei niweidio. Math. ii. Yr oedd yn 
cael ei wylied yn barhaus gan Phariseaid, archoiFeiriaid, ac hen- 
uriaid gw'yneb hir, y rhai a geisient yn awyddus bob cyfleusdra 
i’wr wneuthur yn droseddwr am air. Cyhuddent ef o fwrw 
allan gythreuliaid. Matb. xii, 2-1. Yr oedd pobl gyfrifol a 
defosiynol, a llefaru yn gyffredinol, yn gwrtliod ymgyfeillachu ag 
e/. Yr oedd ef dan yr anghenrheidrwydd o ymgym;nysgu â’r 
■dosparth isaf o gyradeithas, ac am hyn y gelwid ef “ yn ddyn 
glwth ac yíwr gwin, cyfaill publioanod a phechaduriaid.*’ Math. 
xi, 19. Yn fynych nid oedd ganddo le i osod ei ben i lawr, a 
threuliai nosweithiau yn yr awyr agored. O’r diwedd bradychwyd 
■ef trwy gusan, a daliwyd a dygwyd ef gerbron Pontius Pilat, a 
igau-gyhuddwyd ef o amryw droseddau, gwirioneddol neu ffugiob 



ücì crt 


OBOORN S2Î0TT, 


9 » 

Ni chaf»yd dim bai ynddo. Eithr y hobl a waoddasanf — “ Craee'- 
hoelier ef. Yna efe a fflaugellwyd ac a draddodwyd i gael eí' 
groeshoelio. Y milwyr Rhnfeinig a’i diosgasant ef, ae a roisaní.' 
ati> dano fantell o ysgarlad, ac a blethasant goron o ddrain ac a’i 
osodasant ar ei ben, a chorsen yn ei law ddehair, ac mewn 
wawd ufydd-dod plygasant en gliniait, gan ddywedyd, “Henffyci: 
well, iîrenin yr Iuddewon! ’’ A'r ol hyn, hwy a’i diosgasant ef 
o'r fantell ysgariad, poerasant arno, ac a’i tarawsant, rlmddasantr 
;,Jdo winegr yn gymmysgedig â hustl i’w yfed, ae a’i croeshoeiias, 
ant Uan y cyhuddiad — “Hwn yw Iesü, Brenin yr Iuduewon 
Math. xxvii. 

Cymmerwyd Stephan gerhron yr heauriaid a'r ysgrifenyddion,- 
wedi ei gybuddo o gabledd a theyrn.fradwriaeth, hwriwyd ef allan 
o’r ddina», a llabyddiwyd ef i farwolaeth. Act. vi, a vii. 

Cafodd l’attl ei garcharu a’i osod gerbron Ffeiis, ac Agripa, 
Act. xxiv hyd xxvi. I.labyddiwyd ef unwaith, cnrwyd ef i 
gwialenod dair gwarth, a fflangellwyd ef bum gwaith. 2 Cor. xi, 

Yr oedd y Saint cynteftg yn cael eu herlid yn erwin iawn. Yr 
ceddynt yn cael ett poenydio, eu gwatwar, eu fíìangellu, eti 
rhwyrao, ett carcharu, eu llabyddio, eu llìfìo yn y canol, a’ut 
lladj â’r cleddyf; crwydrent oddiamgylch itiettt] anialwch » 
mynyddoedd, a llochesent yu ogofeydd y ddaear, wedi ymwisgo 
tnewn crwyn defaid á chrwyn geifr, gan fod yn amddifad, cys- 
tttddiol, a dnvg eu cyflwr. I-Ieb. xî. 

Llŷfr Mormoii, yn ail dyst. 

Y prophwyd Etlier a ddiystyrwyd gan y bobi, ac a fwriwyá 
allan o’n mysg, Efe a ymgnddiodd yn ngheudod craig y cìydd, 
iie v gorphenodd ei gof-Iyfr. Yn y nos efe a arferai fyned allan 
ì weied y dînystr a ddaeth ar y bohl oblegid eu drygtoui. Tud 0 
013, o'r ail argraffiad Ewropaidd. 

Brodyr Nephi a gydfwiiadent yn ei erbyn ef, ac a’i rhwym- 
snt â rheffyuau, fel y gadewid ef yn yr anialwch i gael ei ddy- 
fetha gan fwystfilod gwylltion. Trwy aìiu Dttw efe a dorodd ei 
rwymttti, a cbalonan ei frodyr-a feddaihawyd am amser. Tud 
13-. Eithr hwy a’u casâent ef oblegid ei gyfiawnder, ac yn 
d diweddaf ceisia3ant gyrameryd ymaith ei fywyd, yn gymmainfc 
ng y gorfu iddo ffoi gyda’i deulu a’i gyfeillion i’r auialwch. 
Tud. 6S. 

V brenin Noah a achosodd i Alma gael ei fwrw allan, ac a 


ÖÖGORN SEÜON-. 


Êfc 

ítàaaafonodd ei -weîsion ar ei ol iV ladd, o herwydd iddo bleidj-o y 
3 >rophwyd Abiuadi. Eithr diangodd Alma. Tud. 179. 

Abinadi a rwymwyd ac a íwri\vyd yn ngharchar, am fyoegi l'od 
Alessiah i ddyfod. Llosgwyd ei groen â ffagodau, arweiniwy d ef 
-at y pawl, a dyoddefodd fertbyrdod, oblegid na alwai ei -eiriau yn 
cl. Tud. 17.9. 

Gideon oedranus a laddwy4 â’r cleddyf, oblegid ,ga\r yr 
Arglwydd. Tud. 210. 

Cafodd Alma ac Amulek eu rhwymo â rheffynau, eu lluchio â 
sheryg, eu carcharu, a chael bod heb ddigon o fwyd, tra yr oedd 
llawer o’u brodyr a’u cliwiorydd yn cael «u tadu yn greulawn 
’ r tân a’u llosgi i farwolaeth. Tud. Í249. 

( I'w barhau.) 


ALLWEDÍî I DDADGUDDIAD ST. 10 AN. 

GAN JOSEPIÎ SMITH. 

Gofyniad. — P a beth yw y môr o wydr a lefarir gan Ioan, yn y 
bedwaredd bennod, a’r chwechfed adnod o’r Dadguddiad. 

Ateh. — Y ddaear ydyw, yn ei sefyllfa santsiddiedig, acfarwol, a 
tliragywyddol. 

G.«— Pa beth ydym i feddwl wrth y pedwar anifel y llefarir 
-atu danynt yn yr un adnod ? 

A — Ymadroddiou ffigyrol ydynt, yn cael eu defnyddio gan y 
Dadguddiwr loan, wrth ddesgrifio y nefoedd, Paradwys Duw, 
dedwyddwch dyn, ac anifeiliaid, ac ymlusgiaid, ac ehediaid yr 
a wy r ; yr hyn ag sydd yn ysbrydol, yn ngbyffelybiaeth yr hyn 
ag sydd yn dymmorol; a’r hyn ag sydd yn dymmorol, yn 
mghyffelybiaeth yr hyn ag sydd yn ysbrydol ; ysbryd dyn yn 
nghy ffelybiaeth ei berson, fel hefvd y mae ysbryd yr anifeî, a 
phob creadur arall ag a greodd Duw. 

G. — A yw y pedwar anifel yn cael eu cyfyngu i anifeiliaid 
aeillduol, neu a ydynt yn arddaogos dosparthiadau neu ry wiog- 
.aethau. 

A. — Cyfyngir hwynt i bedwar anifel neillduol, y rhai a ddang- 
.osid i Ioan er gosod allan ogoniant y dosparthiadau o fodau, yn 
* 2 u trefn neu eu cylch arfaethedig o fodoliaeth, yn y mwynhad o’u 
Aedtryddwch tragywyddol. 



ÜDGORN SEÎON: 


G. — Pa beth ydj'tn î ddeall wrth y llygaid, a’r adenydd’, ag oedi&' 
gan yr anifeiliaid ? 

A. — Mae eu llygaid yn arddangosiad o oleuni, a gwybodaeth ; 
iiyny yw, y raaent yn llawn gwybodaeth ; ac y raae eu haden- 
ydd yn arddangosiad o allu, i symud, i weithredu, &c. 

G. — Pa beth ydyra i ddeall wrth y pedwar Henuriad ar hngain, 
y llefarir am danynt gan Ioan ? 

A. — Yr ydym i ddeall raai yr Henuriaid hyn a welodd loan 
oeddynt Henurîaid a fuont yn ffyddlawn yn ngwaith y weinidog- 
aeth, ac wedi marw ; y rhai a berthynent i’r saith eglwys; — a’h. 
bod y prvd hyny yn Mharadwys Duw. 

G. — Pa beth vdym i ddeall wrth y llyfjra welodd loan. yr hwn. 
oedd wedi ei selio y tu allan â saith sêl ? 

A. — Yr ydym i ddeall ei fod synnwys ewyllys ddadguddiedig^ 
dirgeledigaethau, a gweithredoedd Duw; pethau cuddiedig ei 
oruchwyliaeth Ef ynghylch y ddaear hon yn ystod y saith mil 
blynyddoedd o'i pbarhad, nçu. ei bodoliaelh dymmorol. 

G. — Pa beth a ddeallwn wrth y saith sêl â pha rai y seliwyd ef. 

A . — Yr ydym i ddeall fod y sêl gyntaf yn cynnwys pethau y míl 
blwyddi cyntaf, a’r ail hefyd yr aîl mil blwyddi, ac felly yn mlaer. 
hyd y seithfed. 

G. — Pa beth ydym i ddeall wrth y pedwar angel, y Ilefarir ain 
danynt yn y 7fed bennod, a*r adnod laf, o’r Dadguddiad ? 

A. Yr ydym i ddeall eu bod yn bedwar angeì wedi eu danfon 
alìan oddiwrth Dduw,i’rrhai y rhoddir awdurdod dros bedwar 
bîin y ddaear, i achub bywyd a dinystrio ; dyma y rhai sydd gan- 
ddynt yr efengyl dragywyddol i’w chyflwyno i bob cenedi,. 
llwytìi, ìaith, a phobl ; a. chanddynt awdurdod i gau y nefoedd, i 
selio i íywyd, neu fwrw i waered i froydd tywyllwch. 

G. — Pa beth ydym i ddeall wrth yr Angel yn dyfod i fyny o’r 
«lwyrain, yn y 7fed bennod o’r Dadguddiad, a’r ai) adnod ? 

A. — Yr ydym i ddeall mai yr Angel yn dyfod i fyny o’r dwy- 
rain, vw efe i’r hwn y rhoddir sêl y Dtiw byw, dros ddeuddeg 
llwytlt Israel; am hyny, y mae efe yn gwaeddi ar y pedwar angei 
ag sydd ganddynt yr efengyl dragywyddol, gan ddywedyd, Nä 
ddrygwch y ddaear, na’r raôr, na’r prenau, nes darfod i ni selio 
gweision ein Duw ni yn eu calonau ; ac os derbyniwch ef, hwn. 
yw yr Elias ag oedd i ddyfod i gasglu ynghyd lwythau Israel a«ç 
adferu pob peth. 



ÜD60RN SEIOK. 91 

— Pa amser y mae’r pethau a lefarir yn y bennod hon i gael 
■<au cyflawni ? 

A. — Maentî gael eu cyflawni yn y chwechfed fil, neu agoriad 
y chwechfed sel. 

G. — Pa beth ydyra i ddeall wrth selio y cant a phedwar a 
deugain o filoedd, allan o holl lwythau Israel j deuddeg mil 
álìan o bob llwylh ? 

A. — Yr ydym i ddeall fod y rhai liyny a selir yn Archoffeiriaid, 
wedi eu hordeinio i urdd santaidd Duw, i weinyddu yr Efengyl 
dragywyddol ; canys liwynt hwy y w y rhai a ordeinir ailan o 
l)ob cenedl, llwyth, iaith, a phobl, gan yr angyîion i ba rai y 
shoddir awdurdod dros holl genedlredd y ddaear, i ddwyn cyn- 
jiifer ag a ddeuant, i Eglwys y Cyntaf-aucdig. 

G. — Pa beth ydym i ddeall wrth udganiad yr udgyrn, a gry- 
hwyllir yn yr 8fed bennod o’r Dadguddiad ? 

A. — Yr ydym i ddeall megys ag y gwnaeth Duw y hyd mewn 
chwech diwrnod, ac ar y seithfed dydd iddo orphen ei waith a’ì 
santeiddio, ac hefyd ffuríìo dyn allan o hridd y ddaear : felly 
hefyd,yn nechreuad y seithfed fil blwyddi, yr Argiwydd Dduw a 
sunteiddia V ddaear, ac a orphena iachawdwriaeth dyn, ac a 
farna bob peth, ac a wareda bo'b peth, oddieithr yr hyn na osod- 
odd efe yn ei allu, pan fyddo wedi selio pob peth, hyd ddiwedd 
pob peth ; ac udganiad uclgyrn y sailh angel, yw parotoad a 
gorpheniad ei waith, yn nechreu y seithfed fil blwyddi ; — parotoad 
y ffordd o flaen -amser eí ddyfodiad. 

G. — Pa bryd y cyflawnir y pethau ag ydynt yn ysgrifenedig yn 
y 9fedbennod o’r Dadguddiad? 

A. — Y maent i gael eu cyflawni ar ol agoriad y seithfed sel, e 
íîaen dyfoáiad Grist ? 

G. — Pa beth ydym i ddeall wrtli y llyfr bychan yr hwn a 
fwytawyd gan Ioan, fel y crybwyllir yn y lOfed bennod o’r 
Dadguddiad ? 

A. — Yr ydym i ddeall mai cenadwri ydoedd, neu benodiad 
iddo ef, i gasglu llwythau Israel; wele, dyma Elias; yr hwn 
megys ag yr ysgrifenwyd, a raid ddyfod ac adferu pob peth. 

G. — Pa befh ydym i ddeall wrth y ddau dyst, yn yr unfed 
bennod ar ddeg o’r Dadguddíad ? 

A. — Dau brophwyd ydynt ag sydd i gael eu cyfodi i’r genedi 
jíuddewîg yn y dyddiau diwefldaf, yn amser yr adferiad, ac i 



ÜPGORN SEION. 


m 

brophwydo i’r Iuddewon, ar ol iddynt gael eu casgìu, ac adeiladtt 
dina8 Jerusalera, yn ngwlad eu tadau. 

[Allan o’r “ Prabl op Great Price.*'] 


CYNGHORION YNGHYLCH CANÜ. 

Y mae ar ein meddwl er ys tro bellach i roddi ychydig o-gy.ggt- 
horion i’r Saint yngbylch canu, ac yn bresennol gwnawn gynnyg 
ar eu hysgrifenu, 

1. Cofiwch gymmeryd eich llywyddu bob amser mewn canu, 
yn gystal ag yn mhob peth arall ; ac er nad yw pob llywydd yn 
gantwr da, etto y mae yn meddu Yspryd sydd i lywodraethu pob 
peth a wnelo y Saint dan ei ofal. 

2. Cofiwch wrth ganu roddi y gogoniant i Dduw, yn lla ei 
gymmeryd eich hunain. 

3. Gofalwch eich hod yn canu er adeiladaeth i’ch gilydd, ac 
8r adeiladaeth i bav/b a’ch clywo; “ rhoddwch â’r tafod yraadrodd ; 
deallus,” ac na foddwch y synwyr, trwy ymdrechu canu gormod o 
leisiau. Os bydd gorraod o ganu pethau gwahanol ar yr un 
pryd, mae yn anhawdd deall yr hyn a genir ; ara hyny, gorgu i 
gyd pa symlaf y byddo y tônau, fel y gallo pawb ddeall. 

4. Gofaler fod yr hyrnn a genir yn cael ei darllen allan, neu o 
leiaf gofalwch ddywedyd pa Je y mae yn y llyfr, a darllen y 
llinell gyntaf, fel y gallo pawb gyduno yn y gân. Mae yn 
drueni gweled mwy na banner cynnulleidfa yn methu cael 
gafael yn yr liyn a genir. 

5. Cofiwch nad yw canu yn rhywbeth ag sydd yn perthya 
yn unig i ryw ddwsin o frodyr. Dyledswydd pob perchen 
tafod i’w moliannu yr Arglwydd ; am hyny, dylai pawb ym- 
drechu canu ei oreu, yn y fath fodd na fyddo yn rhwystr i’r 
blaenoriaid canu. 

6. Cofiwch fod Ilyfrau hyranau wedi eu darparu er mwyn yr 
hoU Saint, a dylai pawb eu dwyn bwynt i’r cyfarfodydd, yn lle 
eu gadael gartef yn segur. Byddai hyny yn fendith i lawer, pe 
na fyddai yn ddim arall ond dysgu darllen. Buasai edrych i’r 
llyfr hymnau bob tro y çenir, yn llawn mor eCfei tibiol â’r ysgo 
boreu y Sul, er mwyn dysgu darllen. 

7. Peidiwcb gwneuthur gormod o arferiad o dônau rhy anghyfiT» 
iedin,.yn neillduol y rhai byny a fyddp y gynnulleidfa yn arfçml 



UDGORN SEJON. 


93 


c chwerthin wrth en clywed : gofalwch fod y mawl vn cyflawni 
ei ddyben,fel y byddo pawb yD derbyn lles, ac nid digrifwch. 

8. Na feddyliwch o herwydd yr annogir canu cyffredinol, na 
annogir neb i ganu wrtho ei hun ; na, yr hwn sydd ganddo odl 
neu salra, caned hi yn yr a«nser at hyny, fel trwy hyny hefyd yi 
adeilader yr cglwys. 

9. Os bydd genych ryw offeryn cerdd, byddai yn gynnorthwy 
mawr; ond gofalwch na fyddo gorraod i foddi y geiriau a genir c 
Peth arall sydd yn boddi y geiriau, yw fod y cantorion yn e» 
seinio yn groes i’w gilydd, ac yn groes i’r llyfr hyninau. 

10. Gwnewch ddefnydd o liyn hyd nes y cewch ragor. 


GAIR D U W. 

Gair Duw,pa mor bwysig y w ? Y mae inor bwysig, fel y ina® 
yn rhaid i’r hîl ddynol ei gadw er bod mewn heddwch â Duw, 
fel y dywedodd yr Arglwydd Iesu,“ Nid trwy fara yn utiig y 
hydd byw dyn, ond trwy bob gair a ddaw allan o enau Duw.’’ 
Pan y mao yr Arglwydd yn lleíaru ei air wrth ddyn, y mae yn 
dysgwyl cael llwyr ufvdd-dod iddo. Dywed dyuion yn yr oes 
hon fod gair Duw yn bwysig, ond y mae gwaith mawr cael gan- 
ddynt i gredu mai trwy “ bob gair a ddaw allan o enau Duw y 
bydd byw dyn.” Ond yr wyf fi, pan yn darllen yr ysgrythyrau, 
yn deall fod golwg fawr gan yr Arglwydd ar hob gair a lefara. 
Wrth sylwi mor foreu â*n tad Adda, fe lefarodd yr Arglwydd ei 
air wrtho, gan ddywedyd, “ 0 bob pren o’r ardd gan fwyta y gelli 
fwyta ond o bren gwybodaeth da a drwg na fwyta o hono ; 
oblegid yn y dydd y bwytei o hono, gan farw ti a fyddi farw 
Dyna Duw wedi llefaru ei air, a phe byddai ond llefaru fel yna 
wrtli grefyddwyr yr oes hon, elent i esbonio ei air, fel y gwnaeth 
y diafol, gan ddywedyd, “ Nid yw yn rhesymol i feddwl fod 
Duw yn hwriadu condemnio dyn, os byddai iddo wneuthur petii 
mor lleied â dim ond bw T yta ffrwyth y pren ; y mae Duw yn fôd 
trugarog, &c. ,> Ond pa fodd y bu ? a oedd Duw yn ddifater o V 
gair a lefarodd ? O na, cynwired ag i Adda droseddu, cyf- 
íawnodd Duw ei air: “ nid dyn yw Duw i ddywedyd celwydd, 
na mab dyn i edifarhau. ,, JAefarndd Duw ei air wrth feibioc 
Iwael yn fyDych j a pbao yr oeddynt yn rhodio yn ol y gab. 



91 


UDflORN SEION. 


hwn, jr oedd bendith y Goruohaf arnynt; ond, o’r ochr arall, 
pan wrthodent rodio a chadw gair Duw, yr oedd newyn, heintiau, 
a marwolaeth yn teyrnasu yn eu plith. Pan yr oedd Duw yn 
rhoddi gorchymyu i Noah adeiladu arch, cawn weled ei fod yn 
dysgwylcael gan Noah i wneuthur yr arch yn hollol yn ol y por- 
tread ag oedd yn roddi iddo. Nid dweyd yr oedd wrtho am wneyd 
arch fel ag yr oedd Noah ynewyllysio; O na, hollol wahanol. 
Beth, ai ni chawsai Noah ddewis y coed ? O na, “ Gwna i ti arch 
o goed Gopher,” meddai Duw. Fe gawsai Noah wneuthur ei 
gynllun ei hun arni, wrth gwrs ? O na, “ yn gellau y gwnai yr 
arch. , ’ Beth hefyd ? “a phyga hi oddi fewn ac oddi allan â 
phyg.’’ Wel, a gawsai Noah ddewis ei hŷ'd, ei lled, a'i liuchder ? 
Dim o hyny ychwaith. “ Trichan cufydd fydd hŷd yr arch, deg 
cufydd a deugain ei lled, adog cufydd ar hugain ei huchder;’’ 
ac hyd y nod fe ddywedodd, “ Gwna (fenestr i'r arch, a gorphen hi 
yn gufydd oddi arnodd ac ni chawsai osod y drws ond yn y 
fan yr oedd Duw yn dweyd wrtho, sef “ gosod ddrws yr arch yn 
ei hystlys.” Ac yr oedd Duw yn dywedyd wrtlio am gymmeryd 
gydag ef i’r arch “ ehedinid, anifeiliaid, ac ymlusgiaid, wrth eu 
rhywogaeth nid y nifer a ewyllysiai Noah, ond “ dau o bob 
rhywogaetli.” “ Felly y gwnaeth Noah;” gwelwch, “ yn ol yr 
hyn oll a orchymynasai Duw iddo, felly V gwnaeth efe.’’ Ac 
yna cafodd Duw ei foddloni gymmaint ynddo, nes y dywedodd 
wrtho, “ Tydi a welais yn gyfiawn ger fy mron yn yr oes lion.’’ 
Yn awr, gwelwn, gan nad yw Duw yn llefaru geiriau ofer, ei fod 
yn dysgwyl cael cyíiawn ufydd dod i’w air yn yr hyu oll a 
lefarodd ; a thrwy i Noah gadw ei holl air, fc’i “ gwnaethwyd 
yn etifedd y cyfiawnder sydd o Nid yw gweision na 

phlant Duw yn cael eu cynllun eu hunain, ond fel y bydd yr 
Arglwydd yn eu cyfarwyddo; “ canys ni wna efe ddim heb ei 
ddadguddio i’w weision y prophwydi.” Pe bai Duw ond llefaru 
e\ air yn yr oes hon wrlh iawer o ddynion, fel y llefarodd wrth 
y llywydd Moses gynt, buasent yn barod a gwaeddi, “ Caled yw’r 
ymadrodd, a phwy a ddichon sefyll?” W e l,beth oedd hyny ? 
<’awn ateb, er mwyn dangos pwysfawrogrwydd gair Duw, ynghyd 
á'r dull y mae efe yn cario ei waith yn mlaen yn mhob oes a 
goruchwyliaeth, fel na fyddo neb yn teimlo yn faich wrth glywed 
cyfraith, neu air yr Arglwydd, yn cael ei draethu. Yr oedd Duw 
ya ewyllysio i feibion Israel wneuthur arch (sef arch y cyfam- 



CDGORN 3BION. 


95 


mod), ac i’r dyben hyny dyuedodd wrth Moses y gair, yr hwn 
oodd, am 4í gymmerwyd offrwm gan bob gwr ewyllysgar ei 
galon,” yr hyn oedd “ aur, arian, a phres, a sidan glâs, a phor- 
phor, ac ysgarlad, a llian main, a blew geifr, a chrwyn hyrddod 
yn gochion, a chrwyn daearfoch, a choed Sittim, olew i’r goleuni, 
llysieuau i olew yr enaint, ac i’r pêr-arogl-darth, raeiui onix, a 
meini i’w gosod yn yr ephod, ac yn y ddwyfroneg. A gwnant 
i mi gyssegr, fel y gallwyf fi drigo yn eu mysg.’’ Beth pe 
llefarai yr Arglwydd fcl yna yn yr oes lion wrth eglwysi dynion, 
pa fath dderbyniad wyt ti, ddarllenydd, yn feddwl a gai y geiriau 
liyn ganddynt. Betli bynag am hyny, yr oedd yn rhaid eu 
cyflawni, cyn rhyngu bodd Duw ; ac os darllenir Ecs. xxv, a'r 
xxvi, ceir gweled yn helaethach etto ; yr oedd llwyddiant plant 
Israel yn ymddibynu ar eu luifydc dod i’r hol! orchymynion 
hyn. Gallem nodi lluoedd o"r hendithion oedd i blant Duw mewn 
cyssylltiad ag ufydd-dod i air Duv, a’r melldithion oedd yn 
dyfod trwy ei dori. Pan ddadguddiodd Duw ei air i Jonah am 
fyneil i Ninefeh i bregethu, fe welcdd Jonah y gair yn orn.où 
ei gytìawni ; meddyliodd nad oedd y gair yn gymmaint o bwys; 
penderfynodd Jonah fyned i Tarsis yn oî ei ewyllys ei hun, yn 
]le myned i Ninefeh, yn ol gair Duw. Ond beth fu y canlyniadr 
O, fe welodd Jonah, druan, er ei alar, mai petli ofnadwy yw 
rayned yn groes i air y Duw mawr, o herwydd “ vr Arglwydd a 
gyfododd wynt mawr yu y môr, a bu yn y môr dymhesti fawr, 
fel y tebygwyd y dryhiai y llong.” Ac O, pwy a all ddesgrifio 
teimladau Jonah pan ddeffrodd o’i gwsg. Yr oedd hyn yn dyst- 
ioìaeth iddo ef ac ereill, mai petli ofnadwy yw myned yn groes ì 
air yr Hollalluog Dduw. 

Yn awr, ddarllenydd anwyl, pa faint o olwg sydd genyt ar air 
Dnw ? a ydwyt wedi dechreu ufyddhau i’w air ef? Nid ffyrdd 
na meddyliau dyn yw ei airef ; oblegid dywed, “Nicl fy ffyrdd 
i yw eicli ffyrdd chwi,” pe byddent ddysgawdwyr nen dduwinydd- 
ion,“ac nid eich meddyliau chwi yw fy r meddyliau i.’’ Wel, pa 
betli yw ei air i mi ? Yn gyntaf, credu yn Iesu Grist; yn ail, 
edifarhau am dy bechodau ; yn drydydd, eymmeryd dv fedyddio 
yn enw Iesu Grist. Beth yw hyna ? Gair Dnw ydyw. O, nid 
oes cymmaint o bwys ar y geiriau yna; ni fydd Duw mor an- 
nlirugarog â’m condcmnio ara beidio ufyddhau i betbau mor 
îleied. Mor lleìed, aie? pa faint lîai ydynt nf\ bwyta o (Irwyta y 



96 UDGORN SEION. 

pren ? Y mae y naill a’r llall o honynt yn air Duw. “ Ni allaf 
fi gredu,” medd y dyn, “fod yn rhaid i mi gredu eyn cael fy 
raedyddio, &c.’’ Y raae cymmaint o raid ag oedd i Noah adeil- 
miu yr arch yn ol y portread a roddodd Duw iddo. f ‘\Vel, mi áf 
fi at ryw sect wahanol i hona, beth bynag.’’ Dos di, os myni ; 
ond cofia dy fod wrth fyned yn tebygu dy liun i Jonah, druau, 
wrfh fyned i un raan, a Duw yn dy gyfarwyddo i fan arall; a 
chofia fod y canlyniad yn bwysig. “ A yw cyflawni y geiriau » 
nodasoch yn ddigon i’m cyrameradwj'o gerbron Duw ?” Nid yw 
byna ond dechreuad yraadroddion Duw ; nid ar ran o air Daw 
y bydd byw dyn, oud ar bob yair, nid ag sydd wedi dyfod, ond 
a ddaic allan o enau Duw. “ A yw efe yn llefaru yn awr megys 
cynt?” Ydyw. Peth rhyíedd na chlywswn i ef.’’ Yr wyt yn 
ei glywed, megys yr oedd dynion yn ei glywed gynt. Nid oedd 
dynion yn gyffredin yn clywed llais yr Arglwydd yn ddigyfrwng, 
oud “dadguddio yr oedd i’w weision y prophwydi,’’ megys Noali, 
í\Ioses, &e. ; hwynthwy oedd yn derbyn y gair, a bwythau yn 
drosglwyddo i ereill. Felly hefyd yn yr oes hon. Cofia, ddar- 
îlenydd anwyl, fod y gair yn dweyd, “ Myfi yr Arglwydd ni’m 
newidir.” “ Gwywa y gweiltyn, syrth y blodeuyn, ond gair ein 
Duw ni a saif byth.” Fv nymuniad vw r cael y fraint i ymdrechu 
gyda’r holl Saint i wrandaw ar air Duw, yr hwn sydd fil myrdd 
gwerthfawrocach uar aur coethadwy, a bod yn wneuthurwr 
ffyddlawn o hono. 

Trs-Sior , Meiihyr. Thomas Harribs. 


Y GAIli DOETHINEB. 
Ton— •'* Codiad yr Uchedydd.” 

O sy’lwch, Seintiau glân, 

Ar destuu hyn o gân,— 

Gair ddylera bawb ei goíìo y w ; 
Mae’n rhybydd i bob gradd, 

Y cais y byd ein lladd, 

Trwy wenwyn marwol o bob rhyw : 

O gwrthodwch fyglys, trewlwch, 
Fíiaidd y’nt i bob rhy w ddyn, 
Dyfroedd twymion, pwirod poethion, 
Diodydd cryfion, rhai di-rîu; 

A choffi, tê, a gwin, 

>íid da i ddyn y’nt hwy, medd Duw. 



UDGORN SBION. 


07 


Ka fwytwn gig bob pryd, 

Er iacliawdwriaeth ddrud, 

A nerth ac iechyd i’r holl Saint: 

Cawn gerdded bob yr un, 

A rhedeg yn ddiflin, 

Heb unrhyw boen, na meddu haint; 

Cawn ddoethineb mewn rhwyddineb, 

Gyda Duw, o'u cadw i gyd ; 

Cawn drysorau, gwybodaethau, 

Rhaî cuddiedig iawn i’r byd ; 

Er lles» i’r Saint o hyd ; 

Ao heí’yd eu goruchel fraint. 

A’r angel, hyn a wêl, 

Yn union pan y dêl, 

I beri pla ar ddynol-ryw; 

T ffwrdd, i ffwrdd fe â, 

Un niwed in’ ni wna, 

Fe gofia am orchymyn Duw : 

O gan hyny, cofiwn barchu, 

Ei holl eirchion ef i gyd ; 

Cywir gadw, nid mewn enw, 

’R gair doethineb hwn o hyd ; 

A Duw o’i râs mewn pryd, 

A’n dwg i gyd i’w Seion wiw. 

ijrairj ddu. John Richaros, 


DARLITHOEDD AR WYRTHIAU. 

Mab yn hysbys efallai i lawer o’n darllenwyr fod y Farch. J* 
Jones, Llangollen, wedi bod yn traddodi nifer o ddarlithoedd ar y 
pwnc uchod mewn amryw leoedd, ac yn ddiweddaf yn Mertbyr 
Tydfil, lle y cawsom ni y plesef o’i wrandaw,ary 25ain o Chweí- 
ror, ac ar y 3ydd a’r 17eg o Fawrtb. Cafodd y ddarlith gyntaf ei 
hadolygn, yn Neuadd y Cymreigyddion, gan y Llywyd W. Phil- 
lips, ar yr 2il o Fawrtb, a’r ail ddarlith genym ninnau, yn yr un 
lie, ar y 9fed a’r llego Fawrth, gerbron cynnulleidfaoedd lliosog, 
Bu Mr. Jones, yn ei ddarlithoedd, yn ceisio gwrthbrofi y rhan 
í'wyaf o egwyddorion y Saint, a chafodd hob cymmeradwyaeth 
wrth eu traddodi ag a allai y byd roddi iddo ; eanys y mae’r byd 
vn caru yr eiddo. Yn mysg pethau ereill,bu Mr. Jones yn ceisio 
profi pa beth oedd gwyrth — mai Duw yw ei hunig awdwr — n® 
wnaeth 6wynwyr yr Aifft wyrthiau — nad oedd prophwyd i fod ar 
©1 y Prophwyd Mawr, sef Crist — fod galwad yr apostolion y» 



98 


U DGORN SKlON. 


wyrtîiioi — nacî oedd rawy níl deuddeg apostol, a bod Pauijnicl 
Matthias, yn lle Judas — fod gwyrthiau Crist a’r apostolion erprofi 
eu daufoniad, ac nad yw gwyrtbiau i fod yn ddirgelaidd — dim 
tnwy nâ dau fedydd yr Ysbryd Glan, sef ar y Penterost, a thỳ 
Cornelius — fod bedydd yr Ysbryd yn dygwydd pa un a fyddai 
dynioc wedi cu bedyddio ai peidio — nad oes hanes fod neb yn 
gweddio aiu y doniau ysbrydol — nad y w Ysbryd Glau yr arddod- 
îad dwylaw i’w gael yn awr — mai dyuion ag oecìd wedi pechu pecli- 
odau neiilduol oedd i gael eneinnio ag olew a gosodiad dwylaw 
— pe buasai pawb yn cael eu biachâu, ni adawsid Trophimus yn 
glaf — pechodau barnol oedd y pechodau neillduol hyny, sef pechod- 
t\u i farwolaeth — fody dyn a draddodwyd i Satan (1 Cor. v, 1 — 5) i 
alwam henuriaid yreglwys, — nadoes nebynawr, neu ar oldinystr 
Jerusalem, i gael ei daraw â barn, ac am hyny nid eisieu eneinnio, 
&c. — nad oedd yr arw r yddion i ganlyn ond hyd ddiwedd y byd. 
sef diuystr Jerusalem, a bod yr un “ diwedd y byd” yn Heb. 
ix, 26— fod Iesu Grist yn adduw bod gyda’i ddyseyblion byd 
ddinystr Jerusalem, ac mai o hyny allan yr Ysbryd Glân oedd i 
fod, a bod Crist wedi ymddangos iddynt hyd y dinystr, ac i’r ar- 
wyddion a'r gwyrthiau ddaríod yr amser liwnw ; - fod 1 Cor. xiii, 
S — 13, a Epb. iv, 11 — 14, yn adnodau pendant dros ddarfyddiad 
gwyrthiau — rnai yr hyn sydd berffaith yw yr ysgrythyrau, ac o 
ganlyniad fod yr hyn sydd o ran wedi darfod, &c. Yn awr, 
dyna y pethau mwyaf ueillduol a fu Mr. Jones yn drafod ; ac y 
mae’r oll o bonynt, oddieithr yr adnodau -pendaut, wedi cael eu 
gwrthbrnfì gan y Saint. Yr adnodau pendaut dan sylw fydd y 
peth nesaf i’r Saint sylwi arnynt, os beiddiwn ddyfod allan,canys 
y mae Mr. Jones yn bwgwth ein trin yn arw os deuwn allan ett® 
yn ei erbyn. Ymffrostiai Mr. Jones ei fod wedi gorcbfygu 
lluoedd o’n blaen ni, ac y “ rhaid bod yu rliywbeth cyn ei gwympo 
ef.” Gwelwn mai Goliath yw efe, ac mai ninuau yw Dafydd 
bach y bugail, yr hwu a ymddibyna yn ei Dduw, ac yn ei 
ffon-dafì. 

Os cawn gefuogaeth, yr ydym yn bwriadu cyhoeddi nifer o 
draethodau ar y pyneiau uchod, mewn ffordd o adolygiad ar Ddar- 
lithoedd Mr. Jones, yngbyd â sylwadau ar lyfryn y Farch. J. 
Davies, Llanelli, ar Wyrthiau; ond rhaid i ni orphen Llyfi* 
Morinon yn gyntaf ; ac y mae yn dda genym i dclywedyd y 
gorphenir hwaw tua diwedd Ebrill, 



30 BOOH.N SEION. 


99 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Îaith ì'r Llyn Halen Fatyr trw Orleans Newydd. — 
Llyulleifiad i Orleans Newydd, 5,000 o filltiroedd, gyda hwvl- 
UniRau, 8 wythnos, 6ôs. i 80s. OrleansNewydd i 8t. Louis, 1,200 

0 ûlltiroedd, gyda ager fadau, 8 diwrnod, 8s. i 10s., arlwyadau, 
5s. i lOs. y pen. St. Louis i Kanesviile, Iowa, 900 o filltiroedd, 
gydag ager-fadau, 12 diwrnod, 2ls., arlwyadau, ‘20s y pen. 
Kanesville i Ddinas y Llyn Halen Fawr, 1,031 o filltiroedd, o 4ô 

1 90 o ddiwrnodau ; ymddibyna la\rer ar gryfder y wêdd, a 
phwys y lh.wth. Certwyn bedair olwyn dda, a phâr o ychain, 
galluog i gymmeryd gwr a gwraig a thri neu beclwar o blant, 
gyda chlud o ddeg i bymtheg cant o bwysau dros y gw«atadedd 
mawr, yngbyd á digon o arlwy dios yr holl daith, a gostia 
oddeutu £55. — H. Smith Euans’s Guuta lo E miyration Colonies. 

Yr AiíTtiaid, yn eu gwleddoedd, er mwyn attal glythineb a 
meddwdod, a osodent ysgerbwd dyn i fyny yn yr ystafell, â'r 
geiriau liyn uwch ei phen, — “ Coíìa hwi a fyddi cyn hir !” 

Ateb yn ei le.— *-Fel ag yr oedd an brawd Dr. L. Richards, 
ychyclig ddyddiau yn ol, yn teithio ar jn o reilffyrdd Deheubarth 
Cymru, yn nghwmniaeth rbyw barchedig cyfrifol, darfu i hwnw 
oi’yn iddo, “Ai nid Jortune teUer oedd Joseph Smith?’’ “ Wel, 
ie,” atebodd y Doctur; “ canys mi'a’i clywais ef fy liun yn 
dywedyd fortune pobl, trwy ddywedyd os edifarhaent am cu 
pechodau, a chyinmeryd eu bedyddio, y derbynient ddawn yr 
Ysbryd Glan.” 

Amser, amynedd, a diwydrwydd ydynt dri plirif feistriaid y 
byd, — dygant i ddyn yr hyn oll y mae yu ddymuno ; ond y raae 
gair grwgnachlyd ac aonoeth yn fynych yn ei droi o’r ffordd rhag 
cyrhaedd ei amcanion. 

Ymweliad a Merthyr. — Darfu y Saiut ymagael yr anrliyd- 
edd o bresennoldeb y Llywydd F. D. Richards yn eu plith nos 
Sul a nos Lun wythnos i’r diweddaf. Cyrhaeddodd yma 
erbyn chwech nos Sul, a chawsoin gyfarfod rbagorcl iawn yn 
Neuadd y Cymreigyddion, lle y bu v Dr. Richards ac yntau yn 
pregetbu i’r Saint. Dywedai nad cedd yn mcddwl gadael y wlad, 
heb roddi tro am y Saint Cymreig, y rfcai a ystyriai yn bobl mor 
dda. Cawsom gyfarfod arall yn y Georgetown nos Lun, a boreu 
dranoeth dychwelodd yn ei ol. Mae yn cidrwg gan y brodyr yn 
Merthyr nad ellicl hysbysu am ei ddyfodiad yn gynt, fel y gallai 
Saint pellenig gael y cyfleusdra o ddyfod i’w wrandaw. 

Llyfr yr Eglwys. — Gofyna “ J. R,’’ y gofyniad canlynol 
“ Y mae ar Lyfr yr Eglwys, ‘ I ba Gangen’ y trosglwyddir person- 
au ; a chan fod llytljyron cymraeradwyaeth yn eu rhyddhau i 
tíno â’r gangen a fvuont, pa beth a wnaf, am nas gwn i ba 
gangen y byddont wedi myned ?” Atebwn, os na all y personau 
sydd yn symud dcîywcdyd wrth ymadael i ba gangen y inaent \n 



100 


CW50RN SEION. 


îDyned, dymuner arnynt ftd raor garedig ag anfon llythyr yst 
union pan y byddant wedi ymuno â rhyw gangen arall, pa 
gangen ydyw, fel y node'r hyny ar y llyfr. — Etto, ymddengys fod 
rhai ysgrifenwyr wedi camdileall ynghylch y llinell làs ; yn lle 
ysgrifenu arni, ysgrìfenant uwch ei phen, neu o dani. Pan 
fyddo rhywun yn cael ei fídyddio a'i gadarnhau i’r eglwys, dylai 
lryny, ynghyd â'i enw, celfjcidyd, preswylfod, oed, a pliob peth 
arall yn ei gylch, hyd at ei doriad allan, gael eu gosod ar y 
llinelllâs; ac os caiff y cylryw ei ail-fedyddio, &c., mae lle i 
ysgrifenu hyny, ynghyd â tirydydd bedydd, &c., o dan y llinell 
Ìâs, cyn dyfod at y llinell 1; s nesaí', yr bon a fydd yn perthyn i 
rywun arall. Y mae V Rhajymadiodd yn egluro hyn yn eithaf 
dealladwy, ac nid oes oud risieu sylwi er deall y cyfan. Dylid 
tyiuraeryd gofal mawr gyda Elyfr yr Eglwys, i ysgrifenu pob 
,peth yn rheolaidd. 

Nio oes dim ng y mae dynion yn fwy diffygiol ynddo, nag 
y maent raewn adnabod cu cymraeriad eu hunain. Yr ydym 
vn treulio llawer o'n harrser i ddysgu pethau ofer a diles, ond 
nid vdvm yn cymmeryd din poen i fyfyrio arnom ein hunaiu, a« 
ö agor iloohesau a chiifachar y galon. 

addevid vr vsbryd. 

O, fy enaid, paid a thewi, 

Ain y fendith ge’st yn rhad, 

’Rhen addawodd v MessiaU 
Pan ei adref at ei Dad ; 

■Caed y blaer.ffrwyth yn Nghaersalem, 

Pan yr oeddynt yn gytun; 

Mae’r addewid o’r cyflawnáer 

Yn nyfodiad Mab y Dyn. H. h. 


TìUadau o Mawrth 5 hyd Mawrth 17. — Sir Fynwy, j£2 
30s; Sir Gaerfyrddin, £2 fis llíc; Sir peirionydd, £4 9s 6c; 
Llanfabon, fis Gc ; Aberdâr, IOs ; Ynysgou, 3s ; Pontytypridd, £1 
'tìs; Cwmbach, £1; Hirwaen, £]; Georgetown, £1 2s 6o; 
Mertliyr, £2 lOs; Cefn, £1 lös. — Cyfanswm, £1S 19s 5ẃc. 

gg" Yr ydym yn bwriadu cyhoeddi y “ Pearl of Grcat Price,” 
yn Gymraeg, mor luan ag y gallwn. 

Dymnnwu bysbysu y gellir danfon pob math o lyfratt 
lrvrr y post o hyu allan, am ficli. y pwys o rag-dâl; ond us bydd- 
ant dros bwys, codir fich. arall. 

jgp Os gŵyr rhywun am rywfamt o’r rhifynau 10 ac 11 o’r 
Udgorh am 1851, ar werth, dymunwn ni eu prynu yn ol. 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a ttìaliadau am 
lyfrau, i John Daois, Printer, Jolm's Street, Gcorgetown, M erthyr. 


I. DA VI 5, ARU RAPFYDD, MIRTH Y B T V Df II. 



ÜDGORN SEION, 

NEÜ 

^rrnt n «#>aíut. 


Rhif. 7.] EBRILL 3, Í852. [Cyf. IV. 


PATRIARCHAIDD. 

AT T SAINT GWASGAREDIG TRWY Y BYD, YN ANERCH. 

[Allan o’r “ Deseret News.’*] 

Anwyl Prodyr a Chwiorydd, — Mae Ysbryd Duw yn fy 
«gbynhyrfu i ysgrifenu epistol, a rhoddi i chwi ryw gynghor 
tadol ar y pryd liwn. Yr wyf yn gweddio ar Dduw, fy Nhad 
tragywyddol, i oleuo fy meddwl, a chyfranu i mi eiriau ac 
egwyddorion ag a fyddant i chwi megys balm i arcboll,ueu ddwfr 
i sychedig. 

Y mae yn awr dros un ar hugain o flynyddau er pan reoleidd- 
iwyd Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, o chwech 
o aelodau, — y rhan fwyaf o ba rai ydynt wedi eu rhifo gyda’r 
meirw. 

Yn fuan wedi ei rheoleiddiad mi a glywais yr Efengyl trwy fy 
nai, Joseph Smith, ieu., ac mi a ufyddhëais i orchymynion yr 
Arglwydd trwy fyned i mewn trwy y drws, yr hwn yw bedydd. 

Oddiar y pryd hwnw y mae llawer o olygfeydd wedi myned 
heibio, yn y rhai y cyfranogais i ; achosai rhai o honynt i mi 
lawenhau, a llawer ereill i gael fy llethu gan dristwch. 

Buasai cymmeryd mewn llaw i ddesgrifio teithiau, erlidiau, a 
dyoddeâadau y Saint, er pan y daetbym i gyntaf yn adnabyddus 
â’r gwaith, yn ddigon i lanw cyfrolau ; ac er bod fy ysbryd yn 
ewyllysgar i mi fanylu ar y pethau liyn, ac ychwanegu fy 
nhystiolaeth at y llaweroedd ag ydvnt eisoes wedi ei phregethu 
ŵ-i chyhoeddi i'r byd, etto mae y cnawd yn wan, ac y mae fy 
mysedd oedrauus yn crebachu wrth gydio yn yr ysgrifell; digo» 



302 


UDGORN SEION. 


yw i mi ddywedyd fod yr hyn a gyhoeddwyd gan yr Henuriaid, 
yn wir ; ac y mae’r gweddill yn y llyfran a agorir yn y dydd pan 
y caiá* pob dyn ei wobrwyo yn ol ei weithredoedd, ac y cyhoeddir 
dirgelion ar benau y tai. 

Yr wyf wedi sylwi ar gynnydd graddol y gwailh hwn, yn 
ymdrechu yn erbyn anwybodaeth, traddodiad, a chrefydd dwyll. 
Rlegys lefain, y mae yn gweithio ar Jed, hyd nes y clywir ef yn y 
dwyrain'a’r gorllewiu, y gogledd a’r deau, yn mathru dan 
draed, fel pe byddai, bob gwrthwynebiad, a dangos i Sant a 
phechadur fod y Duw mawr wrth y llyw. 

Ugain mlynedd yn ol yr oedd yn hedyn mwstardd ; yn awr y 
mae yn goedwig fawr, lle y gall ehediaid yr awyr gysgodi ynddi. 

Y pryd hyny y cawsom ein hyspeilio o bob peth, a'n gadael 
heb gartreíie. Diolch i Dduw, y mae genym yn awr orphwysfa 
i’u traed. 

Gallwn yma ei addoli Ef o dan ein “ ffigysbren a’n gwinwydden 
ein hun,’’ lieb neb i’n dychrynu ; ac o dan y fath aragylchiadau 
ffafriol ag y goscdwyd ni ynddynt yn awr, os nad ydym yn 
mwynhau Ysbryd Duw, yr achos yw oblegid nad ydym yn ufydd 
i’w orchymynioa ef; ac yr wyf fi yn gallu tystiolaethu, na 
fwynhaodd y Saint erioed fwy o’r Ysbryd nag a fwynhant yn 
bresennol; ac yr wyf yn teimlo yn hyderus os ym’.ynant wrth 
gynghor, y derbyniwn fwy-fv?y, ddydd ar ol dydd, hyd nes y 
delom o fewn y cylch o rodio gydag angylion, a hod yn gydym- 
deithion gwastadol iddynt; a phan fydd eisieu arnom i ddysgu 
rhywbeth oddiwrth Dduw, hwynt-hwy a’n dysgant ni, a bydd y 
nefoedd moragos i ni ag yw Bostou i New York trwy y telegraph. 

I’r Saint yn y dyffrynoedd hyn y mae genyf air o gynghor : — 
Os y w lles y gwaith yn agos at eich calon, byddwch barod yn 
wastadol i ufyddhau i gynghor. Os yw y Llywydd yn ewyllysio 
sefydlu y dyffrynoedd, adeiladu Temlau, pregethu yr Efengyl, 
neu unrhyw beth arall a ofynir genych, byddwch barod fel 
dynion manwl, gyda’r oll sydd genych ac a feddiennwch. Na 
chaffer un esgus yn eich geneuau ; eithr cyfodwch a dywedwch, 
Mi a gyflawnaf dy waith, O Dduw ; a chwi a gewch weled ei 
iachawdwriaeth ef yn cael ei hamlygu yn niogeliad ei Saint. 

Pe na fuasai y Llywyddiaeth a’r Deuddeg ag ydynt yn fy w yn 
awr, wedi bod yn weision i’r achos tra yr oedd Joseph yn fyw, ni 
fuasent yn deilwng i lanw y sefyllfaoedd uchel ag y maent 


ÜDGORN SEION. 


103 


ynddynt yn bresennol ; a choíiwch yn wastadol, “Fod yn rhaid 
i'r hwn sydd fwyaf yn eich plith fod yn was i bawb.” 

Dygŵch i fyny eich plant yn y ffordd y dylent fyned, fel y 
byddont yn addurn i gymdeithas, ac yn fendith i chwitliau yn 
eich henaint ; a chofiwch na fyddwch yn ddieuog gerbron Duw 
os bydd i chwi esgeuluso y mater hwn. Cofiwch hefyd i’w dysgu 
i weddio; ac achoswch i’ch meibion gymmeryd rhan yn y weddi 
deuluaidd ; a gofalwch pa gwmpeini a fyddont yn gadw, canys y 
mae “ymddyddanion drwg yn llygru moesau da.’’ 

Na adewch i’ch merched gymraysgu gyda meibion y dyeithr- 
ddyn, ag na fyddwch yn gwybod dim am dano, a’r hwn nad yvr 

0 dỳ Israel ; eithr cesglw’ch eich plant ynghyd, a dysgwch iddynt 
egwyddorion gwirionedd a chyfiaw'nder, a dysgwch iddynt i 
ufyddhau cyfieithiau Duw, a daw y dydd pan y cyfodant ac y 
bendithiant chwi. 

Dysgwch iddynt bob gwirionedd ag y mae Duw wedi ddad- 
guddio. Arllwyswch i’w meddyliau ieuainc bob egwyddor a’ti 
gwna yn genedlaeth ardderchog, a symudwch oddiar eu llwybrau 
bob petn sydd yn groes i Dduw a’i orehymynioo. Gochelwch na 
fyddont yn yfed o draddodiadau y Cenedloedd, a chadwch hwynt 
lle nas gallont ddyfod o hyd i’w hathrawiaethau ; yna chwi a 
gewch genedlaeth o blant y rhai a gyfodant yn nerth Israel, ac a 
ddryiliant lyffetiieiriau traddodiad, ac a fyddant yn fodau cym- 
hwys i gario yn mlaen y gwaith a ddechreuodd eu tadau ; ac 
Ysbryd Duw a’ch cynnorthwya chwi i wneuthur y pethau hyn, 
os bydd i chwi ymdrechu â’ch holl allu. 

Wrth y Saint pellenig yr wyf yn ewyilysio dywedyd, Brysiwch 

1 Ddyffryuoedd y Bryniau tragyyryddol. Deuwch i’r man lle y 
gallwch dderbyn o’r ffynDonell. Ymgesglwch i’r rnan lle y gall 
eich plant ymgymmysgu â’r eiddom ni, a lle y gellwch chwithau 
fwyuhau y gymdeithas felys a deimlir gyda ni, ac fel y gallwyf 
finnau osod fy nwylaw arnocü a rhoddi i chwi fendith batriarch- 
aidd cyn fy myned oddi yma. 

Dygwch gyda chwi eich peirianwaith, eich aur a’ch arian,eich 
pres a’ch copr, ynghyd â holl hadau a phethau gwertbfawr y 
ddaear; ac yn ddiweddaf, nid y lleiaf, y tlodion o deulu Duw,— i 
addarno y lle, a’i wneyd yn gyssegrle cymhwys i’r Arglwydd 
drigo ynddo. 

Cofied y cyfoethogion fod ÿn rhaid i’r tlodion gael eu casglu ; 



104 


DDGORTÍ 8EION. 


röao ) r cyfoethogion yn gallu myned i Seion pryd y mynonl r 
cithr y mae gan y tlodion i ddyfod pan fyddo y flfordd yn agor 
iddynt; ac y mae yn ddyledswydd ar y cyfoethogion i’w dwyn 
g\ r da bwynt. 

Gweddiwch ar Dduw i droi calonau y Cenedloedd fel y 
defnyddiout eu cyfoeth i adeiladu ei deyrnas Ef, ac fel y delo 
hreninoedd a breninesau yn dad a mam maethod, fel y blaguro 
Seion, ac y cyfoder ei Themlau i'w enw santaidd Ef, fel y cyf- 
lawnom y gwaith sydd yn gorphwys arnom er gwaredu y raeirw. 

Cynnaliwch a nerthwch ddwylaw yr Henuriaid ag ydynt yn 
eich plith. Esgyned eich gweddiau at Dduw y Sabaoth dros eu 
llwyddiant, ac fel na chaffont byth eu dyrysu ; ac mewn ad- 
daliad hwy a’ch bendithiant, a’ch cynghorant, ac a weddiant 
drosocb, a ílawer a ddichon taer weddi y cyfiawn. 

Blant, byddwch ddarostyngedig i’ch rhieni ; a chwithau wrag 
edd, i’ch gwyr; a chwithau Hemiriaid, i’ch Llywyddion, — ìe, 
ufyddhaed poh un megy9 y maent hwythau yn dysgw}! ufydd- 
dod oddiwrth y rhai y gosodir hwy i ly wodra»*thu arnynt, gan 
gofio yn wastadol t*i bod yn well i lywodratthu raewn cariad nâ 
thrwy ormes. 

Gochelwch ymgyfreithio. Talwch eich degwm. Cofiwch eich 
cyfammodau yn Nhý yr Arglwydd. Bydded i’r Drysorfa Barhaus 
Iwyddo, ac i’r tlodion lawenychu. Gweddiwch dros waredigaetb 
Seron ; dros Benau yr Eglwys ; dros ymgasgliad y Saint ; dros 
yr Henuriaid sydd ar led yn pregethu; dros eu teuluoedd a 
adewir gartref ; dros v saint gwasgaredig trwy y byd ; dros 
lwyddiant y gwaith ; dros ddiddymiad bwriadau ein gelynion, a 
dros i iechyd, heddwch, a llwyddiant breswylio yn mhob trigfan o 
eiddo saint Duw\ Wrth wneutliur felly, bendithion a ddyhidlant 
ar eich ponau ; eich meddyliau a ymëangant; Yshryd Duw a 
orphwys arnoch, a’ch blynyddoedd a fyddant yn llawer ar y ddaear. 

Bydded i bob Hennriad yn Israel wisgo am dano w’isgoedd 
cyfiawnder, gan ddysgu trwy hyfforddiad ac esiampl, y gwir 
egwyddorion ag ydynt y r n dyrchafu y meddwl, eangü y deall, a 
gwneyd dyn yn addas gydymaith i’w Greawdwr; ac na ddian- 
rhydedder byth yr alwedigaeth nefol a santaidd ei galwyd iddi, 
t rwy ddysgu a gadael i gael eu dysgu yn ei dŷ, neu mewn 
nnrhyw le y byddo gauddo ef dJylauwad neu ailu i'w lywodraetbu, 
ŵthrawiaefhau nad ydynt o Dduw. 



UOGORN SE ION- 


105 

Bydded i’r egwyddorion cywir ag y raae Buw yn ddadguddio 
yn y dyddiau diweddaf hyn, gael eu dysgu yn eu purdeb syml, 
gan ddwyu gyda hwynt eu gwerlh eu hunain, gan fynu Ysbryd 
Duw i’w cefuogi, ac rai a wn y bydd i bob Sant gwirioneddol eu 
groesawi hwynt â breichiau agored. Gochehvch gwropeini neu 
dý y rhai hyny ag ydynt yn dirmygu athrawiaetfiau Duw, canys 
nid y w Duw yn trigo yno ; ui cheir y gwaed ar gapan eu drysau 
hwynt yn y dydd y delo y dînystrydd heibio. 

Wrth yr Henuriaid ag ydynt allan yn pregethu, yr wyf yn 
dymuno dywedyd, — Na thawed eich llef. Rhybyddiwcìi y 
cenedloedd ara lid Duw ar y drygionus, Pregethwch ífydd, 
edifeirwcb, bedydd er maddeuant pechodau, gosodiad dwylaw er 
derbyn yr Ysbryd Glân ac ymgasgìiad y Saint; gan ddwyn eich 
tystiolaeth yn ddiofn, a’r Arglwydd a fendithia eich llafur â llawer 
o ysgubau, yr hyn a fyad yu anrhydeid i chwi yn nydd mawr y 
cyfrif. Os byddwch ffyddlawn yn y pethau hyn, ui chaiff fod. 
ei6ieu areich teuluoedd, ni chaiff eich aelodau fod yn íiinedig, ac 
ni fetha eich tafodau i draethu gwirioneddau newydd a hen ; ac 
angylion Duw a wyliant eich camrau, a’i Ysbryd ef a í\dd gyda 
chwi i oleuo eich ffordd, ac i fod yn enau, mater, a doethineb i 
chwi ; a phan y dychweloch i’ch cartref lecedd,chwi a gyfarfydd- 
wch â gw'ynebau siriol, y rhai a’cli groesawant chwi â bendith am 
y daioni a wnaethoch raewn gwledydd ereiìl. 

Mae yn rhaid i mi derfynu, canys vr wyf yn teimlo gwendid a 
ìlesgedd lienaint yn ymlusgo yn mlaen. a chan nad wyf yn 
gwybod pa bryd y geilw yr Arglwydd fi oddiyma, yr wyf yu cym- 
meryd y cyfieusdra hwn o ychwanegu fy hatling at dysliolaeth y 
miloedd ag ydynt yn wasgaredig trwy y byd, ynghyd â’r rhai 
hyny ag ydynt wedi myned tu draw i’r llèu, y rhai a seliasant eu 
tystiolaeth â’u gwaed. 

Yn Rirtland, Ohio yr oedd pedwar brawd yn eistedd yn y côr 
patriarchaidd yn Nheml Dduw, a myfi yn unig o’r nifer hyny a 
adawyd i adrodd yr hanes; a chan fy mod i wedi pasio yr araser 
penderfynedig i ddyn fyw, y mae yn rbesymol y bydd i minnau 
hefyd gael fy nghasglu at fy nhadau yn amser apwyntiedig Duw. 
Yr wyf fi, gan hyny, yn dwyn fy nhystiolaeth, yr bon a ewyllys- 
áwn gael o honi ei cbyfieithu i bob iaith, ei darllen i bob Sant, a’i 
ihargraffu lle bynag y defnyddir llythyrenau at hyny; fel y caffo 
y bjd weled a chlywed yr byn sydd gen^f i ddywedyd ; canys pe 



106 


UPGORN SEION. 


buaswn yn ieuanc mi a ymwelaswn â hwynt, pan y caent gtyweá 
o'm gwefusau i fod Duw drachefn wedi llefaru o’r nefoedd; e't 
fod drachefn wedi ymddarostwng i ddaní'on ei angylion i ym- 
weled â dyn syrthiedig, a dangos y ffordd trwy yr hon y gall gael 
ei achub. Efe a benododd Joseph Smith yn brophwyd,. ac a 
ddadguddiodd iddo ei orchymynion. 

Yr wyf yn tystiolaethu wrth bob dyn mewn geiriau sobrwydd. 
fod Llyfr Mormon yn wir ; i Joseph Smith, ieu , ei gyfieithu o’r 
llafnau trwy yr Urim a Thummim, a thrwy allu Duw. 

Yr wyf yn tystiolaethu fod Joseph Smith yn brophwyd, 
gweledydd, dadguddiwr, ac yn wr Duw; ac y profa yr hyn a 
ddadguddiwyd trwyddo ef yn fywyd ac iachawdwrîaeth i’r rhai o 
gredant ac a ufyddhant, neu yn farwolaelh a chondemniad i’r 
holl rai a’i cyfrifant megys peth ofer, ac a galedant eu calonau 
yn erbyn y gwirioneddau a bregethodd ac a ymarferodd ef. 

Mi a’i hadwaenwn ef pan yr oedd ar fronau ei fam, ác mi a’i 
gwyliais ac a’i cynghorais ef yn ei ieuenctyd ; eithr pan lefarodd 
Duw wrtho ac y dysgodd ef, yna mi a ymostyngais i’w wybod- 
aeth ragorach ef; ac er mai bachgen oedd ef, a rainnau yn hen 
wr, ac yn ewythr iddo, etto nid oedd arnaf gywilydd i ddysgu 
gwir egwyddorion ganddo ef, ac fel Paul wrth draed Gamalîel, i 
ddrachtio i mewn y gwirioneddau a ddylifent trw T y wefusau y 
prophwyd. 

Mi a fum yn ngharchar gydag ef a’i frawd Hyrum ychydig 
oriau cyn iddynt gael eu lladd ; a gallaf dystio gerbron Du\r, 
iddynt farw yn ddieuog o bob trosecid, ac iddynt selio eu tystiol- 
aeth â’u gwaed. 

Yr wyf yn tystiolaethu wrth bob dyn, fy mod yn gwybod fod 
yr angel wedi ymddangos, yr hwn a welodd Ioan y dadguddiwr,. 
a’r hwn oedd ganddo yr Efengyl Dragy wyddol i bregethu i hob 
cenedl, llwyth, iaith, a phobl, gan ddywedyd â llef uchel, 
Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo ogoniant, canys daeth awr ei 
farn ef. 

Ac yr wyf yn galw ar bawb, offeiriaid a phobl, breninoedd, 
penaethiaid, a lly wodraethwyr, i ddarfod amryson; deuwch ac 
ufyddhewch i'r Efengyl, ymgasglwch gydag Israel, ufyddhewch i 
orchymynion Duw, fel y byddo i chwi a’ch meirw gael eich 
achub a’ch dwyn i fyny yn yr adgyfodiad cyntaf. 

Ac yr wyf yn dywedyd wrth y Saint, fy mod, trwy allu yz 



UDGORN SEION. 


107 


Offeiriadaeth santaidd a ymddiriedwyd i mi, fel Patriarch, yn 
eîch bendithio chwi ; ac yr wyf yn dywedyd wrthych, — Byddwch 
ffyddlawn, a chwi a gewch eich bendithio yu eich basged a’ch 
ystôr; chwi a gewch bob bendith ag a addawyd i Abraham, 
Isaac, a Jacob ; a’r Arglwydd a’ch cadwa megys yn ngheudod ei 
law, ac nis gall un gallu rwystro y gwaitb, canys pob peth a 
ddygir yn ei erbyn a fetha, 

Agorir y ffordd i bob un o’r Saint ddyfod i Seion. Iechyd, 
heddwch, llawenydd, llwyddiant, ac Ysbryd Duw, a breswyliant 
yn eich trigfanau, ac angylion Duw a wyliant drosoch ac a’ch 
cynghorant trwy eich holl ddyddiau ; eich meddyliaú a gant 
ymeangu i amgyffred pob egwyddor o wirionedd a chyfiawnder, â 
chwi a gewcb adeiladu Temlau, a myned trwyyr ordinhadau droà 
eich meirw ; eich enwau a geir mewn coffadwriaeth yn mysg 
pobl Dduw ; a’ch plant a gyfodant ac a’ch galwant yn wynfyd- 
edig, Caiff golud y Cenedloedd ei droi i sefydlu Teyrnas Dduw ; 
pob gweddi o eiddo y cyfiawnion a wrandewir ac a atebir gan 
ein Tad yn y nef, a phob bendith a ! g a ellir eu pentyru ar ddyn, 
a bentyrir ar y rhai hyny a gadwant ei orchymynion. Ac yr 
wyf ýn gweddio ar Dduw, fy Nhad Tragywyddol, i wrandaw hyn, 
eef gweddi a bendith dy was, a’u hateb ar benau fy mrodyr ; yr 
hyn a ofynaf yn enw Iesu Grist, Amen, 

Joiin Smith, 

Patriarcü i Eglwys lesu Grist o Saiiit 
y Üyddiau Diweddaf. 

Dínas y Ll>n Haleo Fawr, Tach 8, 1851. 


SAINT DUW YN ERBYN Y BYD. 

[Parliad o dud. 89.] 

Y mae pob un o Saint y Dyddiau Diweddaf yn teimlo ei fod i 
raddau yn fôd dinodded. Y mae Satan yn gweithio mor bwerus 
yü nghalonau plant anufydd-dod, nes y mae’r clymau cryfaf yn 
cael eu dattod, a’r pertbynasau agosaf yn cael eu hanghofio, ac 
yn aml gelynion penaf y Sant yw tylwyth ei d} r ei hun. Mae 
y byd, ac yn neillduol y rhan grefyddol o hono, yn dangos y 
casineb mwyaf anghymmodlawn tuag at Saint y Dyddiau Di- 
weddaf. Yn wir, mae yr enw o Saint y Dyddiau Diweddaf yü 
Ilanw mynwesau y bobl â theimladau annesgrifiadwy ; ac ym- 



108 ÜDGORN SEION. 

ddengys fel pe byddai yn cyffroi pob teimlad maleisus o eiddoerç 
heneidiau. Os â rhywun i glywed y Saint, y mae yn myned o 
hyny allan yn gyraraeriad hynod. Y mae yn peryglu ei enwr 
da. Mae ei gyfeillion crefyddol yn synu clywed ei fod wedi 
gosod ei droed tu fewn i dý cwrdd Mormonaidd. Arswydant 
wrth feddwl ei fod ef wedi bod yn gwrandaw ar bregeth gaa 
Henuriad Mormonaidd. Tarewir hwynt â syndod os dygwydda 
lefaru mewn cymmeradwyaeth o’r hyn a glywodd. Torant bob 
cyssylltiad ag ef os argyhoeddir ef o’r gwirionedd, ac os cyn 7 
nygia dalu ufydd-dod i’rcyfryw. Buasai yn well ganddynt ei 
fod yn myned yn feddwyn, neu yn buteiniwr, nâ myned yn un o 
Saint y Dyddiau Diweddaf. Mae llawer o bersonau wedi dy- 
wedyd y dewisent ganlyn eu perthynasau i’r bedd, yn hytrach 
nâ’r gofid o wybod y. cofleidient ffydd Saint y Dyddiau Diweddaf. 
Y mae Pabyddiaeth, gyda’i holl ysgelerderau offeiriadol a’i dych- 
rynfeydd chwil-lysol, yn cael ei hystyried mewn cymbariaeth, yn 
burdeb a rhinw.edd, mewn cyferbyniad i afresymoldebau a cliab- 
leddau tybiedig “ Morraoniaeth. ,> Ac yn wir, y mae yn ammheus 
pa un a oes cymdeithas grefyddol mewn bodoliaeth, yr horç 
na wnelai, yn y dygwyddiad o eithafgyrch, uno yn y floedd 
gyffredin o “Ymaith â’r Mormoniaid, nid ydynt yn deilwng; 
i fyw.*' 

Cafodd Joseph Smith, y sylfaenwr (o dan Dduw) o Eglwys 
Tesu Grist o Saint y Dyddiç/u Diweddaf, er yn ddechreuol yn 
lauc anadnabyddus ac anllytbyrenog, ei erlid gyda’r creulondeb 
mwyaf didrugaredd o’r amser yr hysbysodd ei fod wedi derbyn 
dadguddiad o’r nef. A’i erlidwyr penaf oedd y rhai hyny a 
broffesent fod yu ganlynwyr i’r lesu addfwyn a gostyngedig. 
Hwy a geisient yn barhaus ei ddadyrachwelyd, ac ymdrechent i 
gyflawni hyny trwy bob moddion yn eu gallu, Er mwyn creu 
rhagfarn yn meddwl y cyhoedd yn ei erbyn, cafodd y chwedlau 
mwyaf gwag a disynwyr.er e.i niweidio eu taenu yn ddiwyd, ac, 
wrth gwrs, eu credu yn dra awyddus. Yr oedd amryw writs , wedi 
eu sylfaenu ar y chwedlau ffol hyn, wedi eu gwasanaethu arno, y 
rhai a arweinient i ofidus ymgyfreithio, oddeutu chwech a deugain 
o weithiau ; eithr ni chafodd Joseph Smith unwaith, lle y cafodd 
brawf cyfreitblawn, ei. brofi yn euog o dori cyfreithiau ei wlad. 
Yr oedd ei elynion mor ymddialgar, fel na orphwysasant hyd ne» 
j trochasant eu dwylaw yn ei waed gwirion. Y mae ei elynic^ 


UDGORN SEION. 


10í) 


jn tystio mai ei drosedd a’i ddedfryd oedd, “ Nis gall cyfraith y 
wlad ei gyrhaedd, eitlir pylor a phlwm a’i cyrhaeddant.” 

Cafodd Hyrum Smitb, brawd i Joseph, ei ladd gydag ef, er nad 
oedd wedi ei brofi yn euog o un. trosedd. 

Cafodd John Taylor, apostol, ei glwyfo yn enbyd ar yr un 
amser. 

Ac y mae Saint y Dyddiau Diweddaf fel pobl wedi cael eu 
herlid yn y modd rawyaf ditfaeth. Maent wedi cael eu mobio, 
eu hyspeilio, a’u gyru o’u cartref-leoedd a’u hetifeddiaethau, o 
amser i amser. üallai eu llwybr gael ei olrhain wrth eu gwaed. 
Yroedd henaint penllwyd a babandod digymhorth yn cael eu 
diystyru yn gyflfelyb gan ellyllon ar lun dynion. Yr oedd 
gwragedd diamddiflfyn yn cael eu hanrheithio yn ddidosturi o’r 
hyn ag sydd yn fwy gwerthfawr na’r bywyd tymmorol. Blaen- 
oriaid y bobl hyn a fwriwyd yn ngharchar, ac a borthwyd â 
chnawd dynol. 

Yn ngwanwyn y flwyddyn ÍS46, cafodd prif awdurdodau 
Saint y Dyddiau Diweddaf eu gyru o’u byfrydol Nauvoo, a’u 
hardderchog deml, a’u gorfodi i chwilio am gartrefle iddynt eu 
hunain yn noddfeydd gwylltion y Mynyddoedd Creiglyd, yn 
mbell ymaith oddiwrth drigfanau y Cristionogion gwareiddiedig, 
ond gwaedlyd, Hwy a deithiasaut yn orllewinol rai cannoedd o 
filltiroedd ; a chawsant allan fod yn rbaid iddynt aros dro9 y 
gauaf yn rahell tu yma i’r lle y bwriadent ei gyrhaedJ. Tra 
yn y sefyllfa drallodus hon, swyddogion yr Unol Daleithiau a 
alwasant arnynt am bum cant o flodau eu gwersyll, i ymgorffoli 
yn fyddin, er myned i Mexico. Cafodd y gofyniad creulawn ac 
anwraidd hwn ufydd dod uniongyrchol. Yn dâl am y dangosiad 
digyffelyb hwn o wladgarwch, y Saint tlodion a methiedig ag 
oeddynt yn analluog i ymadael o Nauvoo gyda’r cyfaugorff, a 
yrwyd allan o’r ddinas wrth enau y magnel a blaen y bidag, ac a 
orfodwyd i fyned i’r gelltydd a’r prairies ar ol eu brodyr gallu- 
ocach, ac awdurdodau yr Eglwys. 

Ac ar ol i’r Saint, gyda’r diwydrwydd mwyaf a gwroldeb can. 
moladwy, gruesi anial-leoedd dilwybr, ymdreiddio drwy fyned- 
feydd dyfDÌon a thy wyll, ymchwilio ardaloedd cyfain braidd yn 
anadnabyddus o’r blaen, jmsefydlu yn Ninas y Llyn Halerç, 
adeiladu tai a dinasoedd, gwneuthur ffermydd, ac acbosi i’r an- 
í^Iwch lawenychu a’r diffaethwch flaguro fel y rhosyn,— Congre.ss, 



JIO 


UDGORN SEION. 


yr Unol Daleithiau a ganiataodd iddyntLywodraeth Diriogaethol, 
mewn atebiad i’w deiseb i gael eu derbyn fel Talaeth annibynol 
i’r Undeb. 

Wedi i hyn gael ei wneuthur, y mae yr hen waith o enllibo a 
thaeno chwedlau anwireddus yn cael ei adnewyddu yn ei holl 
ffyrnigrwydd arferol. Y mae rhai cymmeriadau yn eiddigeddu 
wrth Saint y Dyddiau Diweddaf am gael y fraint o gloddiò am 
eu bara eu Iiunain. Eiddigeddant wrthynt am eu bod yn cael tir 
i sefyll arno, ac awyr i anadlu. Y maent yn ewyllysio dadym- 
chwelyd Utah deg, y rhyfeddod hono o anturiaeth rinweddol. 
Eithr eu gobeithion a ddiflanant, a’u hysbrydoedd a fethant, eu 
cabl-eiriau celwyddog a gant ddychwelyd megys tân ar ea penau 
eu hunain, a thrywanu eu heneidiau megys picell trwy eu hafu. 
Canys yr Arglwydd yw ein hamddiffynfa a’n tŵr cadarn; ynddo 
Ef yr ymddiriedwn. “ Gwell yw gobeithio yn yr Arglwydd, nag 
ymddiried mewn tywysogion. 

Yn ngwauwyn 18ö0, penododd Llywodraeth yr Unol Daleith- 
iau ddeg o bersonau fel swyddogion cyhoeddus i Diriogaeth Utab, 
sef — Brigbam Young, Llywodraethwr ; Seth M. Blair, Cyf- 
reithiwr U. D ; a Joseph L. Heywood, Marshall U, D ; 
Lemuel G. Erandebury, Prif Farnwr Uchel-lys yr Unol 
Daleithiau dros y Diriogaeth grybwylledig; Perry E. Brochus, 
a Zerrubbabel Snow, Barnwyr Cynnorthwyoî ; B. D. Harris, 
Ysgrifenydd y Diriogaeth ; a’r Meistriaid Holman, Day, a Rose, 
Goruchv\ T ylwyr Indiaidd. Cyrhaeddodd y Swyddogion hyn yn 
Utah yn haf a hydref 1851. Eithr ni fuont yno lawer o wythnos- 
au, cyn i Lemuel G. Brandebury, Perry E. Brochus, a B. D. Har- 
ris ddangos tueddiad anwraidd i adael eu gorsafoedd o an- 
rhydedd, a dychwelyd i’r Taleithiau. Gan nad oedd ganddynt 
unrhyw reswm credadwy dros ymadael oddiwrth eu dyled- 
swyddau, yn dra naturiol (megys bechgynach segurllyd, yn 
hel esgusodion i’w meistri) hwy a grafasaut ynghyd ddysgliad 
enllibaidd o odds and ends, mewn ffordd o “ Fynegiad Swydd- 
oP’ (neu yn hytrach “ Fynegiadau,” canys yr oedd mwy 
nag un, ac wrth gwrs, i gyd yn wir, pa mor groes bynag i’w 
gilydd), i wneyd eu hachos yn dda, ac felly i ddianc rhag sèn- 
fflangellau y Llywodraeth Gyfundebol. 

Eillir nid y “ Mynegiadau” enllibaidd a dryg liwgar hyn yw 
yr unig ddangosiadau o eiddigedd tuag at y Saiut. Mae rhai 



UDGOEN SEION. 


lli 


Helodaa o’r Congress yn dangos penderfyniad diysgog i fwrw 
cynnrychiolydd Utah (yr Anrhyd. J. M. Bernhisel) allan o’i 
eisteddle yn nhŷ y Cynnrychiolwyr. Y mae hyn mewn perffaith 
gyssondeb â gweithrediadau ereill. Eithr gadawer i hyn gael ei 
wneuthur, a bydd i undeb pobl yr Arglwydd synu y rhagrithwyr, 
a pheri rhyfeddod i’r byd. Gadawed y genedl Americanaidd i’r 
mesur hwn gael ei benderfynu felly, a llaw Duw a syrthia yn 
drwm ar y bobl. Bydd wylofain a galar mewn lleoedd uchel. 
Bydd i amherawdwyr beilchion yr hcn fyd wneuíhur gwawd o 
ffug-ryddid Columbia. Yr ydyra ni yn dysgwyl am ddygwydd- 
iadau dyfodol gyda dyddordeb raawr, yn hytrach nâ chyda 
phryder a gofid j canys ni a wyddom y cydweithia pob peth er 
daióni i’r rhai a garant Dduw, a’r rhai ydynt wedi eu galw yn ol 
ei arfáeth Ef. 

Y mae yn arferiad cyffredin gan ddynion ag ydynt yn erlid 
pobl Dduw, i gysuro eu hunain â’r meddwl nad ydynt yn eu 
herlid o herwydd eu crefydd, ond yn unig yu rhoddi iddynt wobr 
gyfiawn am eu heithafion mewn llywod ddysrj (politics),mu eu 
cableddau rhyfygus, Gwych iawn. Ond gadewch i ni ystyried. 
Paham yr erlidiwyd yr Iesu gan yr Iuddewon ? Am ei lywod- 
ddysg a’i gableddau tybiedig. “ Nid am weithred dda yr ydym 
yn dy labyddio (och fi, nage!), ond am gabledd,” — Ioan x, 33. 
“ Os gadawn ni ef fel hyn, pawb a gredant ynddo; ac fe a ddaw 
y Rhnfeiniaid ac a ddyfethant ein lle ni a'n cenedl hefydf — Ioan 
xi, 48. Wel, fe gafodd Iesu Grist ei brofi, ei gondemnio, ei wisgo 
mewn mantell ysgarlad,ei. goroni â drain, gan gael eorsen yn ei 
ddeheulaw, a’i hoelio ar y groes am ei farn boliticaiddl Ei achos 
a ymddangosai yn amlwg uwch ei ben cyssegredig — “ HWN YW 
IESU BRENIN YR IUDDEWON!" Yr Arch-offeiriaid, yr 
Ysgrifenyddion, a’r Henuriaid, a’i gwatwarasant ef, ac a waedd- 
asant mewn gwawd, “ Os Brenin Israel yw , disgyned yr awrhon 
oddiar y groes, ac ni a gredwrì iddo !” — Math. xxvii. 

Llabyddiwyd Stephan ara ei Jarn bcliticaidd. “ Canys nyni a’i 
clywsom ef yn dywedyd, y dystrywiai yr Iesu hwn o Nazareth y 
lle yma, ac y newidiai efe y defodau a draddododd Mosesini.” — 
Act. vi, 14. 

Cafodd Paul ei erlid o achos ei farn bolilicaidd. “ Oblegid ni a 
gawsom y gwr hwn yn bla, ac yn cyfodi terfysy yn mysg yr holi 
Iuddewon trwy’r byd,ac yn ben secty Nazareniaid.” — Act.xxiv,&, 



112 


UDGORN 3EION. 


Ac y mae yr un esgus clichellgar yn cael ei Jclefnyddio yn awr* 
Y mae y Parch. J. B. Lowe, o’r dref hon (Liverpool), yn éywedyd 
mewn darlith, — “ Yn Swydd Jackson a Swydd Clay y dygwydd- 
odd yr ysgarmesau rhyngddynt hwy (y Saint) a’r milisia swyddol, 
y rhai a ewyllysient eu gyru ymaith. Ki ddarfu i’r trigolion, pa 
fodd bynag, ddefnyddio traîs ond yn unig wecli iddynt gael allan 
nas gallent gael gwared o honynt mewn raodd heddychlawn. Nid 
wyf fi yn cyfiawnhau y trais; eithr cofiwch mai nid erlidigaeth 
ydoedd o hencydd eu crefi/dd* Dira y fath betb. Mae pob cre- 
fyddau yn cael eu goddef yn yr Uuol Daleithiau, ac nid oedd gan 
y boneddigion a ddeisebasant yn eu herbyn hwy ddim i ddywedyd 
ara eu boldordd grefyddol; eu cpfundraeth boliticaidd , ynghyd à’u 
honiadau rhyfygus, a wrthwynebent hwy, ac a benderfynent na 
cbawsai ei goddef, gan na fyddai heddwch hyd nes y tueddid 
hwynt i ymadael â’r lle. 

Cafodd Joseph Smith ei erlid a i ladd am ei farn bolilicaidd. 
Gyrwyd Saint Duw o Nauvoo ant eu barn boliticaidd. A cheisir 
dadymchwelyd y Saint yn Utah yn bresennol, o lierwydd eu 
barnau politicaidd a therfysylyd. 

Ond pa un bynag a yw gelynion Duw yn meddwl i’r Iesu, 
Stephan, Paul, Joseph, neu ryw rai o Saint Duw, ddyoddef erlid- 
igaetb a merthyrdod o herwydd eu crefydd; neu o herwydd eu 
Uywod ddysg, neu eu cableddau; y mae un peth yn wybodus, 
iddynt ddyoddef a raarw er rawyn cyjiairnder , ac o ganlyniad eu 
gwobr a fydd fawr yn y nefoedd, pan y bydd i lid Duw tram- 
gwyddedig wywo i fyny eu herlidwyr didrugaredd. 

Y mae etto i fod ymdrech ryfeddol rhwng galluoedd Duw a 
galluoedd Satan. Nid yw y wobr yr yradrecha y pleidiau hyn 
ara dani yn dd : m llai na llywodraeth gyífredinol a thragywyddol 
ar y ddaear. Y rnae Duw yn bwriadu estyn ei lywodraeth dros 
holl wyîieb y ddaear, a gyru Satan allan o honi. Mae yn rhaid i 
deyrnas Dduw gael ei seiydlu, ac ewyllys Duw gael ei gwneuthuu 

* Er fod yr esgusodwr parchedig hwn o erlidigaeth gyfangwbl 
yn dywedyd wrtbyra i’r Missouriaid yru allan Saint y Dyddiau 
Diweddaf o herwydd eu llywod ddysg, ctto y mae efe ei liun yn 
sylwi arnynt o herwydJ eu crefydd, yn gystal ag o herwydd eu 
îiywod-ddysg. Llefara ara Orson PTatt, fel dyu hyfedr iawn, a 
dyn cyfrifol iawn am ddira a wn i, ond gyda golwg ar ei farn 
gref'yddol\ ,, Felly, yn ol barn Air. Lowe, y mae crefydd Mr, 
yn ryw leihad ar ei gyfrifoldeb [ 



UDGORN SEION. 


113 


ÿrùa mor barod ac effeithiol ag y gwneir yn awr yn y nefoedd. 
Yr oedd yr lioll wyr cyfiawn ag oedd gan Ddnw gynt, y rbai a 
dderbyniasant yr oíTeiriadaeth ar y ddaear, yn ymwneyd â’r 
gwaith gogoneddus hwn. Y maent oll wedi gwneuthur rhywbeth 
tuag ato. Y maent etto 3’n brysur wrth y gwaith hwn, ac y 
waent wedi ymgyfammodi i beidio attal eu llafur hyd nes y 
hyddo’r frwydr wedi ei gorphen,a’r fuddugoliaetli wedi ei hennill. 
Daw y cwestiwn o ddydd i ddydd yn fwy pwysig. Bydd gan 
hawb i ddewis ei ochr. Mae Satan a’i ymlynwyr yn meddwl 
ennill y dydd. Eithr hwy a gânt eu twyllo. Er mwyn cyflymu 
y diwedd fe fydd cyd-gadwyniad ardderchog o alluoedd yr holl 
óruchwyliaethau yn cael eu cyd gyssylltu â galluoedd y Nef. Yn 
y genedlaeth hon bydd i ergyd penderfynol gael ei roddi rhwng y 
tìdau allu gwrthwynebol, yr hwn a rydd heddwch a gorphwysiad 
i’r cyfiawnion am fil o flynyddau. Yna y bydd yr holl Saint wedi 
ymuno yn un, a Duw fydd eu Brenin a’u Deddf-roddwr, a’r 
ddaear hon lle y buddugoliaetbodd eu gelynion arnynt, a roddir 
iddynt yn eiifeddiaeth dragywyddol. Amen. 


CYLCH LYTHYR Y DEGWM 

ÀT BAWB T PERTHTNA IDDYNT. 

[O'r “ Deseret News.”] 

Gan fod dyddordeb mawr yn cael ei deimlo yn awr gan y Saint 
mewn perthynas i’r Degwm ; a chan íod camsyniadau a cham- 
ddealltwriaeth yn agored i gymmeryd lle, o dan y trefniadau 
goreu, ac yn fwy neillduol felly, Ue y mae busnes helaeth, a lle 
nad oes trefn gyffredinol o drafodaetb, dealledîg i bawb, mewn 
gweithrediad ; mi a dybias yn addas i gyhoeddi y cyleh-Iythyr 
hwn at Esgohion, Goruchwylwyr, n phawb ag ydynt, neu a fydd- 
ant yn ol llaw, yn talu neu dderbyn degwm yn Eglwys Iesu 
Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Dyledswydd yr holl Esgobion a’r goruchwylwyr at dderbyn 
degwni, yn mhoh rhan o’r byd, i’w cadw cyfrif cyflawn a chywir 
o hob degymau a dderbynir, oddiwrth bwy y derbywiwyd, pa 
hryd y derhyniwyd, ac yn mha le y derbyniwyd; a pha fodd, at 
bwy, ac at ba ddyben y defnyddiwyd hwy ; a daufon copi or 



UDGORN SEION . 


U4 

cjfrif hwnw i swydilfa gyflfredinol y degwm bob blwyddyn, erbyu 
neu yn tíaenorol i’r Gymmanfa yn mis Hydref. 

Bydd i’r swyddfa yn Liverpool, a pliob sw^'ddfaoedd pellenig 
ereill, a goruchwylwyr, nid yn unig roddi oopi blynyddol o gyfrif* 
on y degwm, gyda yr ymfudiad, neu ryw gyfleusdra diogel arall; 
eithr ar ddychweliad pob goruchwyliwr pellenig i’r lle y preswylia 
y Brif Lywyddiaelh, roddi cyfrif cyflawn a pherffaith o hob swm a 
dderbyniodd ac a ddefnyddiodd, yn ystod ei oruchwyliaeth, 
ynghyd ag eawau yn llawn, o’r holl bersonau oddiwrtb ba rai y 
derbyniodd efe ddegwn, a’u lleoedd o fyw, ynghyd â balance 
sheet, yn llawn, dros ac yn ystod amser ei oruchwyliaeth ef. 

Y mae y brodyryn dyfod yn fynych o Lloegr, Pottawatamie, a 
lleoedd pellenig ereill, a gwahanol ddyffrynoedd y mynyddoedd, 
ac y raaent eisieu gweled os yw eu degwm wedi ei dalu yn llawn, 
fel y gallont gael hawl i ryw fendithion dymunol; eithr, os na 
fydd dychweliad cyfrifon wedi cael ei wneuthur gan yr Esgobion 
a’r goruohwylwyr hyny i ba rai y raaeut hw-y wedi talu eu degwm, 
neu fod gan y person ddangoseg allan o lyfrau ei oruchwyliwr 
neu Esgob, pa fodd y gall y fath settliad gael ei wneuthur yma ? 
Yn ddiau nis gellir ei wneuthur. Am hyny, os myn rhywun 
settlo ei ddegwra yn gyflawn, dyged ganddo ddangoseg oddiwrth 
ei Esgob, os na fydd llyfrau yr Esgob, yn cynnwys ei gyfrif ef, 
wedi cael eu dycbwelyd yn ddiweddar i’r swyddfa gyffredinoù. 

Ac yn mhellach, er rhwyddhau busnes, ac arbed traffertb, 
bydded i’r bolî Esgobion yn y Diriogaeth, roddi raynegiad 
hanner-blynyddol o’u llyfrau, a’u gweitbrediadau, erbyn, neu 
ychydig yn flaenorol i’r Cymnìanfaoedd cyffredinol yn mhob 
blwyddyn. 

Dymunwn iddo gael ei ddeall yn eglur mai dyledswydd anheb- 
gorol yr holl Esgobion a’r goruchwylwyr yw rhoddi ystyriaeth i'r 
awgrymiadau uchod, gan fod anhawsderau yn cyfodi yn ddyddiol 
mewn canlyniad i’r cyfryw esgeulusdod. 

Mae hefyd yn ddyledswydd ar yr holl ysgrifenyddion yn yr 
holl wahanol ddosparthiadau o swyddfay degwm, a’r pengweith- 
wyr ar y gweithiau cyhoeddus, a’r holl rai a gadwant ddydd- 
lyfrau a chofnodiadau o orcbwylion a dygwyddiadau, yn dal 
pertbynas ag achosion arianol yr Eglwys, i ddod â’r cyfryw i 
mewn bob dydd, cyn y byddo swyddfa y degwm yn cau, ac i 
dderbyn copi-lyfr at wasanaetb y dydd canlynol : a dyledswydd 



rDGORN SEION. 


115 


yf Esgob llywyddol, ynghyd â’r Esgobion llywyddol cynnorth- 
wyol, yw edrycli fod yr holl Esgobion a'r goruchwylwyr yn 
gwneyd eu dyledswydd, a rhoddi mynegiad yn unol â’r cyleh- 
lythyr hwn. 

D. S. — Mae camsyniadau yn dygwydd yn fynych o herwydd 
nad yw yr Esgobion ac ereill yn ofalus i fynu enw dyn yn gywir. 
Oa oes gau rywun lythyren ganol yn ei enw, dylai yn ddieithriad 
gael ei hysgrifenu, gan fod llawer o bersonau a'tt henwau yn 
gyffelyb, ac nid oes dim gwahaniaeth rbyngddynt ond y llythyren 
ganol ; ac yr ydym yn gorchymyn yn gaeth i'r rhybydd hwn gael 
ei gofio mewn perthynas i gofuodiadau am fedyddiadau, genedig- 
aethau, marwolaethau, &c. 

WlLLARD RlCHARDS. 

Swyddfa y Cofnodydd Eglwysig Cyffrcdinol, 

D. Ll. H. Fawr, Tacb. 15, 1851. 


MAWt, A.\I ADFERIAD YR EFENGYI, DRAGWYDDOL. 

O henffvch ddydd a'r awr heb gel, 

Y gwelwyd angel Duw, 

Yn hedeg gyntyn nghanol nef, 

A’i lef at ddynol-ryw ; 

Tragwyddol ’fengyl ydoedd, 

Gwna luoedd dystio’n ngbyd, 

A râd adl’erwyd etto’n oi, 

I holl drigolion byd. 

Anghyfnewidiol ydyw Duw, 

Yr unrhyw yw ei drefu, 

A barcho hon cânt ddod yu oi, 

Yn rhwydd i’w gôl drachefn ; 

Eoll addewidion nefol, 

A grasol Ysbryd Glân, 

Feddianna'r Seintiau calon bur, 

Yn bybyr fawr a mân. 

Mor felys yw’r efengyl hon, 

I dlodion lymion lu, 

Sydd yn cyhoeddi cyrnmod ilawn, 

Trwy IAWN yr Iesu cn. 

Aed llais cenadon Iesu, 

Trwy gonglau Cymru lân, 

A thros derfynau’r ddaear faitb, 

Pob iaith fawrygo’u cân. 

Hosanna seiniwn â’n holl nertb, 

Am aberth Calfari ; 



116 


FDGORN Y SEION. 


Hosanna, dyblwn etto’r salm, 

Ara falm i’n clwyfau ni; 

Mae lluoerld wedi’u golchi, 

Yn inoli’r Oen, Amen; 

Cyd-unwn ninnau ag un dôn. 

’Roi’r goron ar ei beu. 

Gwilym Collwyn. 

[Gan fod ein gobebydd wedi cyfansoddl tôn ar y pennlllion ucbod, caretn 
gael ei gweled. — G ol ] 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Yr Henüriad J. TàyloR. — Ymddengys foá y brawd Taylor 
wedi ymfudo ar foreu y 6fed o Fawrtb, yu yr agerdd-ìong 
Niagara, o Llerpwl i Boston, yn nghwrapeini yr Henuriaid T. D. 
Brown, J. W. Coward, a W. Collinson, ac ereill. Y mae y 
brawd Taylor wedi cyflawni ei genadiaeth, ac wedi gwneyd 
gwaith mawr. Yn mhlith pethau ereill bu yn offeryn i gyfan- 
soddi “ Cwmpeini Gweithfaol Deseret,” yn cynnwys pedwar o 
gyfranogwyr, yn meddu «f’ôOjUOO i ddechreu. Y weithred 
gyntaf a wnaeth y Cwmpeiui oedd anfon peirianwaith i’r Dyffryn 
i wneuthur 300 o dunelli o siwgr o’r betys bob blwyddyn. Cych- 
wynodd y peirianwaith hwn yn y “ Rockawy’ , ar yr un dydd â’r 
brawd Taylor, ac y mae wedi costio £2,500, a gofyna hannercant 
o wageni i’w gludo o’r Bluffs i’r Dyffryn. Mae yr had betys 
goreu wedi eiddanfon yn mlaenllaw. Buasai y brawd Taylor wedi 
anerch y Saint trwy y Star cyn ymadael, oni bai ei fod mor 
ddiwyd ynghylch y cwmpeini uchod, a gorphen ei lvfr ar 
‘‘ Lywodraeth Duw,’’ yr hwn sydd yn awr yn barod i’r wasg, a’r 
hwn y cawsom minnau, os ewyllysiem, y rhyddid o’i gyfieithu. 

Yr Hen. Erastüs Snow. — Mae y Brawd Snow wedi cyr- 
haedd Liverpool o Denmark ar yr 8fed o Fawrtb, ynghyd â 19 o 
Saint Danaidd o Copenhagen. Ymfudodd y cwmpeini hwn, 
ynghyd a r ewmpeini bychan hlaenorol, ar fwrdd yr Italy, ar yr 
Ileg. Bydd i’r Hen. W. Snow fyned i Denmarh yn lle y brawd 
JE. Snow. 


Taltadau o Maavrth 17 hyd Mawrth 31. — Sir Fynwy, £2; 
Morganwg Orllewinol, £3 lOs; Sir Gaernarfon, 13s 9c; Sir 
Dinbych, £1 ós; Sir Benfro, lOs ; Rymni,£2 2s; Goergetown, 
1 1 s ; Troedyrhîw, 5s; Llanilltyd, £1 10; Dowlais, 16s l^c ; 
Pendaren, 15s; Pontfaen, lOs (Mawrth 10). — Cyfanswra £14 
7s 10^c. 

Gwall. — Y n ngwaelod tud. 90, Rhif. 6, yn lle “ yn eu calon- 
au,” darllener “yn eu talcenau.’’ 

Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis , Printer , Johns Street , Georgetown , Mcrthyr. 


J. l)AVlS, AKGRAFFVDD, M ERTHY R-T V DFIL. 



UDGORN SEION, 

N EU 

#rmt v. «#aínt. 


Rhif. 8.] EBRILL 17, 1852. [Cyf. IV. 


OFN MARW. 

Nid yraddengys fod un ofn yn fwy cyffredinol yn mysg meibion 
dynion nag ofn marw ; y raae pawb braidd yn ofni.hwnw, y 
boneddig a’r gwreng, yr lien a’r ieuanc, y caeth a'r rhyud. Y 
mae yn îlanw myuwesau pawb ag arswyd ; canys wedi marw, 
credaut eu bod yn myned i roddi cyfrif am eu gweithredoedd tra 
yn y cnawd, ac i dderbyn eu gwobr neu eu cospedigaeth ; a phan 
na wyddant pa beth fydd eu rhan, y mae ofn a braw yn eu 
meddiannu. Rriodol y dywedir mai glyn cysgod angeu ydyw, 
canys y rnae yn nos dywell niwlog ar y rhan fwyaf sydd yn 
tramwyo trwyddo i froydd anfarwoldeb. Ond nid yw ofn marw yn 
raeddiannu pawb ; na, y mae rhyw ychydtg braidd yn mhob oes 
o’r byd, yn derbyn gwybodaeth o’u tynghed yn mlaen llaw ; a 
phan y mae’r cyfryw yn gwybod y derbynir hwy, pan yn marw, i 
drigo yn mynwes Abraham, dyna pryd y gellir dywedyd fod ofn 
marw wedi cilio ymaith, a glyn cysgod angeu yn cael ei wneu- 
thur yn oleu. Ofu marw sydd yn cymhell y rhau fwyaf o ddyuol- 
ryw i grefydda, ac i barhau crefydda, ac nid un parodrwydd 
neillduol i ufyddhau eu Creawdwr. Ofn marw gan lawer yw 
gwreiddyn y mater, a’r arwydd goreu o dduwioldeb, ac o addas- 
rwydd i wynebu barn ; eithr gan wir ganlynwyr Crist, y mae ofn 
marw yn cilio ymaith, trwy y wybodaeth a dderbyniant gan yr 
Ysbryd Glàn, yr hwn sydd j-n eu goleuo i dàeall eu sefyllfa yn y 
byd a ddaw. Nid ydynt hwy yn ofni ìuarw, eithr y maent yn 
ofni Duw, ac yn parchu ei eiriau o herwydd y gwyddant eu bod 
yn fywyd iddYtit, ac yn dwyn sicrwydd i’w mvnwes fod lleoodd 
8 



118 


UDGORN SEION. 


yn cael eu parotoi i’w groesawi tu fewn i*r llen ; a hwynt-hwy yn 
unig yw y rhai nad oes arnynt ofn na braw i wynebu eu sefyllfa- 
ddyfodol. 


Y GENADIAETH SCANDINAY IATDD. 

GOH EBIAETH ODDIWRTH YR HENURIÂD SNOW. 

[Allan o’r u Millennial Star."] 

Anwil Frawd Richards, — Yn yr amser ag yr ysgrifenais c 
Denmark, yn mis Rhagfyr diweddaf, yr ydych yn cofìo fy raod i 
wrth y gwaith o ddiwygio a ohyhoeddi yr Athrawiaeth a Chyfam- 
modau yn yr iaith Ddanaidd. Cafodd y gwaith pwysig hwnw ei 
orphen yn niwedd Chwefror, ac y mae yn ífurfio colofn arall o- 
gryfdwr a chymhortli i’r Saint Danaidd. Oddeulu yr un amser 
cyhoeddwyd argraffiad newydd ac helaethach o Hymnau,wedi ei 
gyfaddasu i ffydd a sefyllfa y Saint; ynghyd â rhai pamphletau, 
yn egluro ein ffydd santaidd, mewn ychwanegiad at y cyhoeddiad 
misol a elwir “ Scandinaviens Stjerne.” 

Cafodd y gwaith ag oeddwn yn achosi iddo gael ei gyfieithu i’r 
Swedaeg, yr hwn a elwir “ En Röst i’ran Landet Zion n (Llef o 
Dir Seion), ei gyhoeddi ychydig cyn i mi yraadael. Y T mae yn 
cynnwys oddeutu 50 o dudalenau wythplyg, ar ddechreuad, 
banes, ffydd, a sefyllfa bresennol y Saint; ac yr wyf yn hyderu 
y bydd, yn nwylaw y Saint Swedaidd,yn foddion i daenu gwyb- 
odaeth o’r Efengylyn Sweden, ac yn genadydd dystaw o fywyd 
ac iachawdwriaeth i lawer cywir galon, lle ni chaiff yr Henuriaid 
yr liawl o ddyrchafu eu llef i gyhoeddi tystiolaeth yr Iesu. 

Yn ystod y chwe mis olaf o’m llafur yn Denmark, y maegwaith 
yr Arglwydd yn y dalaeth fechan hono yn gwisgo cymmeriad 
mwy rheolaidd a sefydlog, ae wedi ymeangu ei ddylanwad a’i allu 
yn fwy nâ'r gweddill o’r amser oddiar ddechreuad y gwaith yn y 
tir hwnw ; ac y mae’r Henuriaid a’r liafurwyr ieuainc yn y win- 
llan wedi cael cyfarwyddyd a phrofiad,yr hyn a rydd addewid o 
gyflawniud llwyddiannus y gwaith ac adeiladiad yr adeilad ar y 
sail a osodwyd. Trwy allu a doniau yr Ysbryd Glân, y mae’r 
gwaith wedi myned rhagddo i’w sefyllfa bresennol, er gwaethaf 
gwrthwynehiad cydunol a phenderfynol yr offeiriadaeth, ac yn agos 
holl ddylauwadau y wlad. Yn Copenhagen, yn gystal ag mewn 
Jhanau ereill e r r wlad, y mae wedi dirgymhell ei hun i sylw y 



UDGORN SEION. 


1Ì9 


tíosparth meddylgar, trwy wrthwynebiad yr offeirìaìd, ac erlidig- 
ŵethau enbyd oddiwrth y werinos, hyd nes y mae'r Saint, o’u sef- 
yllfa isel, wedi cael eu dyrchafu i fod yn feddiannol ar un o’r 
Neuaddau helaethaf, a mwyaf poblogaidd yn y ddinas, yn ol y 
rhent o £60 y flwyddyn. 

Dywed un o newyddiaduron Copenhagen, wrth sylwi ar rai o’n 
gweithrediadau yn ein Cymmanfa ddiweddaf, “ Pwy aliasai feddwl 
flwyddyn a hanner yn ol, y buasai ein dinas yn cael ei rhanu, 
gan sect newydd a braidd anadnabyddus y pryd hwnw, i ddos- 
parthiadau a phîwyfau, gyda'u Hoffeiriaid ar Offeiriaid, a Llyw- 
yddion, gan feddu cynnorthwywyr trwy y wlad ? ac y gallasai 
rhywun yma wrandaw ar weddiau dyddiol, yn cael eu hoffrymu 
dros eu chwaer Eglwysi a’u brodyr erlidiedig o Bornholm hyd 
Fredericia, ac o Folster i’r Skaw ? ’’ 

’ Mae erlidigaeth wedi myned mor gyffredin, a’r hedd.ynadon a’r 
hedd geidwaid, pan apelir atynt, yn myned dros y mater gyda’r 
fath ddifaterwch, fel ag y mae yr Henuriaid ag ydynt yn teithio 
yn awr i bregethu, yn cynnceryd eu bywydau yn eu dwylaw, ac 
yn dysgwyl rhedeg yr yrfa gystwyol yn mhlitii terfysg-luoedd a 
ffrewyllau, gan ymorphwy s yn unig ar fraich yr Arglwydd am eu 
diogelwch. 

Ar un acblysur yn y gauaf diweddaf, mewn tref fychan 
chwech milltir o Copenbagen, gwnaed ymosodiadau ar ddeuddeg o 
Saint, yn cynnwys tair o fenywod, wrth ddyfod allan o òỳ brawd, 
lle yr oeddynt newydd terfynu cyfarfod hwyrol, ac ymlidiwyd 
hwynt am hanner awr gan derfysglu o ddeugain i hanner cant, 
ar y brif-ffordd a thros faesydd, a bwriwyd bwynt i ífosydd dwfr, 
a chawsant eu lluchio â cheryg a’u curo yn ddidrugaredd, a braidd 
y diangasant â’u bywydau ganddynt,gan eu bod wcdi eu har- 
cholli a’u hamddifadu o lawer o’u dillad. 

Ni wnaeth y swyddog gwladol un sylw o’u hachwyniadau, oddi- 
eithr mogu y peth i fyny, a chadw y drwg-weithredwyr. 

Ar achlysur arall, ar Ynys Folster, yn mis Ionawr, darfu i der- 
fysglu, yn mhlith y rhai yr oedd offeiriad, dori i fyny gyfarfod y 
Saint, mewn tỳ ffermwr cyfrifol ; ac ar ol diffodd y canwyllau^ 
syrthiasant ar bedwar brawd, a rhoddasant iddynt fflangelliad 
creulawn. Yr oedd yr Henuriad Bruhu, y dyn cyntaf a ordein- 
iwyd i’r offeiriadaeth yn Denmark, yn un o’r nifer, ac efo a drin 
iwyd yn waeth nâ neb : ar ol cael ei lusgo trwy ddwy ystafel), 



1 20 


CDGORN 8EÎON. 


gan gael ei guro â fTyn trymion, a'i fathra, n rhanau o’í diiiilatí 
yn cael eu rhtwgo, a'r gweddill o honynt yn cael eu trochi â’i 
wacrl ci Inrn, hwy a l'uasent yn ei fwrw i ffynnon, oni buasai 
ymbiliadau ysgol-feistr, trwy yr hwn y darfu iddo ddianc. 

Crybwyllir y rhai hyn fel esiamplau o dderbyniad gweision 
Duw yn Denmark. Yr oedd llawer o erlidigaethau ereill yn 
ystod v gauaf raewn gwohanol ranau n’r wlad, eítiir gyda llai o 
nîwed personol. Fel peth cyffredinol, yr oedd yr offeiriaid yn 
eu cefnogi, a’r hedd-geidwaid a’r nstnsiaid yn wincio arnynt; 
oithr darfu i'r eitbafoedd ag oedd hyn yti cael ei gario yn mlaen, 
gyuhyrfu y rhai ntwy uchelfrydig ac anturus i lefaru allan o 
biaid iawnderau, a beio y mesurau gormeaol hyny. 

Trwy addewidion Dnw yr wyf fi wedi dianc rhag un niwed per- 
sonol, eitbr bum agns a’i cliael amryw weithiau. Y brodyr 
hrodorol oeiidyut y prif ddyoddefwyr, eithr y maent hwr wedi eu 
Ilanw i’r Ysbryd G'.an r,c á llawenydd mawr yn nghanol y cyfan, 
ac y mao pob goiygfa wedi dwyn cyfeillion a ebredinwyr o dar. 
oin baner. 

Gyda golwg ar y mfterion hyu, darfu î ni barötoi, yn ein 
Cymmanfa ddiweddaf, ddeisebat y weinidogaetli a’r ilywodraeth, 
yr hon ar ol hyny a ddanfonwyd i mewn gydag un fil o enwau; 
ao yr oedd amryw aelodau wedi adtìaw ritoddi ystyriaeti. fTafriol 
i’r pwnc, eithr yr oedd yn agos i ddiwedd y sessiwn, ac yngliylch 
yr ymddaugosiad, yn y papyrau Danaidd, o fynegiad y “ Barn- 
wr anghyfiawn’’ hvny, y rhai a adawsunt eu sefyllfaoedd yn 
Utab, a darfu i’r senedd addoedi heh henderfynu yn ei gylcli. 

Ni a gawsom araser gogoneddus yn ein Cymmanfa, o’r 20fed 
i’r 24ain o Chwefror, yr hou oedd fy nhrydedd Cyntmanfa yn. 
Copenhagen, ac ymddangosai fod poh un o lionynt fel cynnysg- 
aeth i’r Saint. Mi a benod'iis yr Hetturiad Joltn E. Forssgreen, 
i aros a llywvddu yn y wlad hono, ltyd nes y clywai yn mheliach, 
ac a roddais iddo yr îîenuriad P. O. I-Ianson, a H. P. Jensen, yn 
Gynghorwyr, ac a ürdeiniais yr olaf i’r archoffeirìadaeth, i lyw- 
yddu dros y genadiaeth vn Norwat’. Rhitedi y Saint yn Deu 
irarlr, ntewn sefyllfa dda, oedd C00 ; heblaw ychydig yn Norway, 
Sweden, ac Iceland, y rhai nid oeddynt wcdi en cynnrychioli. 
Y'r oedd dros 700 wedi eu bedyddio rhwng V cyfan, er pan ddaeth 
vr Efengyl i Scandinayia, a 4Ö wedi ymfudo, yn cynnwys y rltuj 
hyny o Swedcn. 



'CYÎGORN SlîlON'. 


m 

fî-au fod yr ymfudiad eisoes wedi dechreu, a’r pwnc yn beth 
çyffredin yn eu plith, mi a gynnygiais i’r Gymmanfa sefydlu 
Trysorfa at ymfudo y Tlodion, ar yr un cgwyddor á’r Drysorfa 
yn America a Lloegr, i fod yn gynnorthwy i’r cyfryw, ac i fod o 
dan yr un reolaeth, yr hyn a gymmeradwywyd yn unfrydol ac 
uniongyrchol, a gosodwyd sylfaen y cyfryw Drysorfa ar y pryd 
a’r lle liwnw gyda oddeutu £50. Rhoddwyd cyfarwyddyd hefyd 
i ddechreu y cyfryw yn v Cangenau. 

31 i adderbyniais hefyd roddion haelionus tuag nt y Deml, yn 
ol eu gallu a’u liamgylchiadau hwy. Yr oedd ysbryd rhagorol 
vn ffynu, a’r hoìl Saint yn gyflawr» o lawenydd, oddieithr fod 
meddyliatt trist ynddynt o herwydd ty nychweìiad i America heb- 
ddynt hwy. Gyda golwg r.r yr ymadawiad, hwy a barotoisant 
giniaw ardderchog yn neuadd helaetb yr Hoiel de Nord, lle y bu 
oddeutu 300 yn cyfranogi o honi, yn cynnwys aiuryw gyfeillion 
ítllan o’r Eglwys. Treuliwyd y prydnawn a’r hwyr i draddodi 
areithiau byrion, caneuon ymadawol, &c., cyfaddasedig i’r am- 
gylchiad. Yr oedd y Neuadd wedi ei haddurno yn addas i’r 
achlysur, ac wrth ben y saìoon yr oedd torch fawr o ddail byti»- 
wyrddion, yn amgylchynu iluniau Joseph ac Hyrum Stnith, a’r 
Heuuriaid Americanaidd a ddygodd yr Efengyl i’r wlad hono; ac 
uwchben yr oedd banerau ac arwydd-eiriau, yn mysg pa rai yr 
wyf yn coíìo “Herrens Löve v (Llew yr Arglwydd), yr hwn a gyf- 
ieithiodd un o'n paentwyr Danaidd allan o bapyr Seisnig yn 
cynnwys hanes gwledd yr Henuriad Kelsey yn Llundain. Ym- 
ddangosai yr hoìl gyfan yn arllwysiad gwirfoddol o’u calonau, 
gan mai hwy eu hunain ddarfu feddwi a mynu y peth i ben. Yr 
oedd yn yr hwyr yn wir gyffrous, ac hyd y pryd hwnw nid oeddwn 
-wedi amgyffied dyfnder eu teimlad tuag ataf ; a thra yn gwrau- 
daw ar eu cynnyrchiadau gŵresog o gariad a bendith arnaf fi, a 
llawenydd a dîolchgarwch i Dduw, achan gymharu yn fy meddwl 
yr olygfa o’m blaen ag ymddsngosiad pethati pan y tiiiais yno 
ugaiu mis yn üaenorol, yn ddyeíthryn, ac heb wybod eu llythyr- 
«na-u, mi a deimlais fy mod wedi cael fy nhalu yn ddeublyg am 
yt holl drafferthion, pryder, ac aberthau ag oedd yn gydfynedol 
á’ra cenadiaeth i’r wlad hono. 

Gadawais Copcnhagen, ar fy nychweliad i dir Seion, ar y 4ydd 
o Fawrth, yn nghwmpeini nîfer fechan o Saint ymfudol, trwy 
HîJuburg a Hull, a chyrhaeddais Liverpool ar yr Sfed, o fca le yr 



122 


tJDGORN SEION. 


hwyliodd wytli ar hugain o Saint Danaidd i New Orleans er yr 
lleg, ar eu ffordd i Ddiuas y Llyn Halen. 

Bydd i Willard Snow fyned i DeumarU, a gwneyd ei hun yn 
adnabyddus o’r iaith ac ysbryd achosion yu y lle hwnw, fel y 
gallo ryddhau yr Henuriad Forssgreen yn yr hydref dilynol > 
ddychwelyd at ei deulu, 

Wrth ddiweddu yr ysgrif hou ynghylch sefyllfa y Saiut y n 
Scandinaria, nis gallaf lai nâ cliyd lawenhau â*r Saint Prydeinig, 
a rhoddi ile i deiiuladau o ddiolchgarwch i Gyfranwr pob ben- 
ditbion, am yr heddwch niawr a pharhaus, a’r mwyniant tawel o 
ryddid crefyddol yn yr ynysoedd hyn. 

Bydded i fendith Duw fod yn helaethlawn tuag at yr hoìì 
Saint yn Ewrop, a thrwy y ddaear, trwy râs eiu Harglwydd les» 
Grist. A men. 

Maicrth 23, 1852. F>rast*js Snow. 


RHESYMAU DROS FOD YN SAINT. 

Dywedir yn aml wrth lawer un o’r Saint fel byn, 4< Yr wyf rn 
rhyfeddu yn fawr fod dynion call fel chwi wedi cymmeryd eicb 
twyllo gan y Mormoniaid. Yn enw pob rheswra, betb a’ch cyn- 
hyrfodd i yrauno â’r fath sect ddigyromeriad, yr hon y dyweáir yn 
ddrwg am dani gan bawb braidd, yn mhob sefyllía.” Dichou 
fod amryw o ddarllenwyr yr Udgorn wedi, ac yn gofyn yr un 
gofyniad ; ac er rawyn y cyfryw, ymdrechwn osod o’u blaen rai 
o’n rhesymau dros ymadael ag enwadau parchusaf ein gwlad, ac 
ymuno â’r sect ddiystyraf o bawb. Nid nyni yw y rbai cyntaf * 
wneuthur hyn ; gan hyny, ddarllenydd, paid a rhyfeddu cym- 
maint. Cafodd Moses gynt ei gyfcdi i fyny mewn anrhydedd, 
gan deulu breninol, ac yr oedd yn cael ei ystyried yn fab raercb 
Pharaoh ; trwy bvn yr oedd mewn sefylìfa y gallai gael ei barchu 
a’i anrhydeddu gan fonedd a gwreng. Ond O, er syndod i 
lawer, dacw Moses dlws yn gwrthod cael ei alw yn fab merch 
Pharaoh, ac yn dewis yn hytrach oddef adfyd gyda rhy w boh4 
wael a diystyrllyd, nâ chael mwynhau anrbydedd a goluáoedd 
yr Aifft. Dichon i rai ofyu iddo, ‘ e Moses, paham yr wyt ti, ddyu 
call a dysgedig, yn gosod dy hun raor iseî ag i gymdeithasu â’r 
bobl yna.’* “ Yr wyf,” ebe Moses, “yn barnu yn fwy gulud 



UDGORN SEION. 


m 


■dirmyg y rhni hyn, nâ holl olud yr Aifft.” Paham, Moses ? “ canys 
■edrych yr wyf ar daledigaeth y gwobrwy.” 

Felly, y mae Ilawer o honom nincau hefyd wedi cael ein 
cyfodi i fyny yn barchus o dan ddylanwad rhyw enwad crefyddol 
neu gilydd, lle yr oeddem, ac y gallasem gael ein parchu yn 
fawr; ond dyma ni yn awr, ie, lawer yn ein mysg, wedi gwrthod 
cymmeryd en galw yn Rmcrends , &c., ond wedi dewis yn hytrach 
oddef eu herlid a’u gwawdio gyda Saint y Dyddiau Diweddaf, nà 
chael meddu tertlau anrhydeddus pregelhwyr parclius ein gwlad ; 
'ie, wedi dewis goddef eti taíiu o’u taì, yspeilio eu meddiannau, a 
ohymmeryd eu halltudio o’tt genedigol wlad, 'ie, gannoedd o 
honynt, yn bytrach nâ chael llonydd trwy ymuno â phleidiau 
-ereill ; oanys edrych y maent, gyda sicrwydd, ar daledigaeth y 
•gwobrwy. 

Yn awr, dangoswn y rheswm dros ymadael á’r enwadau ereill, 
ac ymuno â’r Saint. Gan fed yr holl enwadau yn pregetliu yn 
groes y naill i’r Ilall, a bod yr ysgrythyr yn dangosondun ffordd, 
yna gwelsom fod yn annichonadwy fod rhagor nag un o’r oll yn 
iawn; ac nid oedd un o’r holl bleidiau hyn, a’r a glywsom, yn 
■proffesu eu bod wedi derbyn gwybodaeth o’r gwirionedd ; ac felly 
yr oedd hyny, gyda llawer o bethau ereill, yn egluro i ni na. fedd- 
-ent y wir grefydd, canys addawodd Crist wybodaeth i’r neb a 
ddeuant yn ddyscyblion iddo ef, yr hyn beth a haera yr boll fyd 
crefyddol nad oes ei eisieu. Hefyd, rlteswm mawr i ni eu gadael 
oedd, o herwydd eu bod yn llanw y cymmeriad a roddodd apos- 
tolion Crist o’r cyfry w ddynion a gyfodent yn y dyddiau diweddaf, 
eef y byddai iddynt ymadael oddiwrth y ffydd, gan ddewis tyb yn 
île gwybodaeth, ac ytnbleidio yn lle bod mewn undeb, — pregethu 
eu meddyliaueu hunain,yn lle pregelhu y “gair,’’ megys y mae 
yn yr Iesu, — yn cofleidi» rhith duwioldeb, gan wadu eigrym hi,— 
yn orefydda mewn ofn ac aromheuaeth, gan ddiystyru yr efengyl, 
yr hon 6ydd mewn nerth a sicfwydd mawr, — yn pentyiu iddynt 
«u hunain athrawon yn ol eu mympwy liwy, yn lle fod Duw yn eu 
galw megys y galwyd Aaron ac ereill, — yn dysgu yn wahanol, ae 
heb gytuno ag iachus eiriau ein Harglwydd Iesu Grist, ac â’r 
athrawiaeth a bregethwyd gan yr apostolion santaidd; — yn 
diystyru prophwydoliaethan, yn gwrthod profi pob peth, a dal yr 
byn sydd dda, yn ol cynglior yr apostol, gan ddweyd, “ Dyma 
grefydd fy nhad, a’i dad yntau.ac yr wyf ynpenderfynu mai hon 



124 


TJDGORN SEION. 


fydd fy nghrefydd iiinau,” boed rUjht neu wrong ; yn didoli ea 
hunain, yn auianol, lieb fod yr Ysbryd ganddynt, &c., &c. Ya 
awr, ddarllenydd, os wyt yn ddyn ystyriol, gweli fod genym liaws 
o resymau digonol dros ymadael â sectau y wlad, heb achos dwyn 
ychwaneg yn bresennol. , 

Wedi nodi rhai o’n rhesymau dros ymadael â’r sectau uchod ; 
cawn yn awr osod o flaen ein darllenydd rai o’n rhesymau dros 
ymuno â Saint y Dyddiau Diweddaf : sef yn gyntaf, am eu hod 
yn pregethu athrawiaeth y Testament Newydd yn ddieitlniad ; 
yn ail,am eu bod yn ty&tio,udarfod iddyntbwy dderbyn gwybod- 
aeth oddiwrth Dduw trwy yr Ysbryd Glân, o’u cymmeradwyaetli 
ger ei fron; yu drydydd, ain eu bod yn addaw y cawsem ninnau 
dderbyn yr un bendithion ag a dderbyniasant hwy, sef y doniau 
gwerthfawr a dderbyniai y saint yn yr oes apostolaidd. Rhy- 
fedda dynion yn fawr, am i ni gredu y Saint, pan y rhoddent 
addewidion o’r bendithion hyn. Rhaid cyfaddef, nid yn rhwydd 
y darfu i lawer o honora eu credu ; ond etto, wrth ystyried nad 
allem eu barnu ar dir teg, heb eu profî, a chan fod yr apostol 
wedi dweyd “ Profwch bob peth, , ’ yna, yr oeddem yn gweled yn 
ddyledswydd arnom i brofî egwyddorion y Saint, serch eu bod yn 
dyfod allan trwy eneuau dynion, y rhai a ystyrir yn gyfiTredin yn 
“ ysgubion y byd,’’ &c. “ lë, 'ie,” medd ein cyfeillion, “ nid 

ydym yn rbyfeddu cymmaint eich bod wedi cael eich hudo i 
ymuno â hwy, oblegid maent raor gyfrwys ; ond dyma paham yr 
ydym yn rbyfeddu yn anghyffredin, am eich bod yn aros cymr 
maint o amser yn eu plitb.’’ O gyfeillion anwyl, na ryfeddwch 
ddywedyd o honom liyn wrthych, y mae yn fwy o achos i chwi 
synu a rhyleddu am ein bod wedi ymuno â hwy, nâ’n bod yn 
aros yn eu plith. Pwy blant synwyrol a wnaent ymadael â tbŷ eu 
tad, 08 bydd eu tad yn eu harddel fel ei eiddo ? Felly, a yvr 
yn rhesymol i ninnau beidio aros yn mhlith y Saint, tra mae eia 
Duw yn tywallt ei fendithion arnom, pa rai sydd yn rhoddi gwir 
gysur i’n henaid. Pan oeddera gynt yn darllen yr ysgrythyrau, 
ac yn gweled hanes y benditliion a roddai Duw i’w blant, yr 
oeddynt yn hollol ddyeithr i ni ; ond wedi yrauno â’r Saint, yr 
ydym wedi derbyn y cyfryw fendithion i ni ein hunain, yr hyn 
sydd yn achosi i ni y fath lawenydd nefol, 'ie, rawy nas gall 
ein tafodau draethu, na’ch calonau chwithau ddychyramygu, 
ues ag yr ydym yn ymhyfrydu aros yn nghyfeillach y Saint, cî* 



CDGORN SEION. 


125 


hertwdJ eÌD bod yn derbyn yr Ysbryd Glân mewn nerth a 
sicrwydd raawr, trwy yr hwn yr ydym yn llefain Abba, Dad ; 
pan yr ydym yu ceisio yr ydyra yn cael, a phan yr ydym yn 
curo yr ydym yu cael agoriad. Gan hyny, pa achos rhyfeddu 
eydd ein bod yn aros gyda’r Saint, a ninnau yn gwybod fod ein 
cymdeithas gyda’r Tad, a chyda’i Fab ef Iesu Grist, canys yr 
hyn a welsom ac a deimlasom yr ydyrn yn ei dystiolaethu ; yr 
oeddem gynt yn byw mewn ofn ac aramheuaeth, ond gyda’r 
Saint, derbyniasom “berífaith gariad/’ yr hwn a fwriodd ymaith 
bob ofn ; ac yn awr, dywedwn, 0 mor hyfryd yw aros yn nghyf- 
eillach y Saint; a chan ei bod mor hyfrydol yn awr, pa faint 
rawy pan y cawn gyd-gyfarfod mewn gwlad well, lle na fydd un 
gelyn i niweidio, nac un i ddywedyd, “ Claf ydwyf.” “ We)., 
wel, syndod byth,” medd ein cyfeillion, “o bob peth,dymay 
rhyfeddod mwyaf etto, yw eich bod mor ynfyd a sòn am adael 
eich genedigol wlad, a myned i dir ag y dywedir yn ddrwg am 
dano ef a’i drigolion, nid yn unig gan eich gelynion, ond hefyd 
gan eich brodyr eich hunain lawer o honynt, y rhai a ddanfon- 
ant lythyron yn ol at eu perthynasau a’u cyfeillion, i’w rhybyddio 
i beidio meddwl am ddyfod yno, o herwydd eu bod hwy wedi cael 
eu siomi yn fawr yn y wlad a’i tbrigolion.” Nid oes achos i chwi 
na neb arall, synu mor anghyffredin am hyn etto ; ac ond i 
chwi bwyllo dipyn bach, dangoswn i chwi nad yw hyna yn un 
achos digonol i ni beidio myned tuag yno. Y mae genyra hanes 
i Moses ddanfon deuddeg o ddynion i yspio gwlad Canaan, un 
o bob llwyth, a chofiwch raai penaethiaid meibion Israel oedd y 
gwyr hyn oll; a Moses a’u hanfonodd hwynt i edrych ansawdd 
gwlad Canaan, ac a ddywedodd wrthynt, “ Ewch yma tua’r 
deau, a dringweh i’r mynydd; ac edrychwch y wlad beth yw 
hi, a’r bobl sydd yn trigo ynddi, pa un ai cryf ai gwan, ai ychydig 
ai llawer ydynt; a pheth yw y tir y maent yn trigo ynddo, ai da 
ai drwg ; ac yn mha ddinasoedd y maent yn preswylio, ai mewn 
pebyll, ai mewn amddiffynfeydd ; a pha dir, ai bras yw efe ai 
cul : a oes coed ynddo, ai nad oes.” Hwy a aethant, ac yr oedd 
yn ddiammau ddysgwyliad mawr yn y gwersyll, am weled y 
penaethiaid neu y llywyddion yo dychwelyd; yr oeddynt yn 
meddwl yn siwr y cawsent wybodaeth iawn gan eu brodyr eu 
hunain. Ac yn mhen deugain diwrnod hwy a ddychwelasant i 
Cades, yn anialwch Paran, i gyfaifod â chynnulleidfa meibioa 



326 


OBGORtJ 8EION. 


Israel ; Jn awr, yr oedd pawb yn barod i wrandaw ar y newjdd- 
ion gan y brodyr, y rhai oeddynt fel liyn : “ Y mae y bobl sydd 
yn trigo yn y tir yn gryfion, a’r dinasoedd yn gaerog ac yn fawr- 
ion. Ni allwn ni fyned i fyny yn erbyn y bobl; canys cryfach 
ydynt nâ nyni. Y tir yr aethom i’w chwilio, tir yn difa ei bres- 
wylwyr yw efe; a’r holl bobl a welsom ydynt wyr corflforol : ac 
yno y gwelsom y cawri, meibion Anac, y rhai a ddaethant o’r 
•cawri ; ac yr oeddem yn ein golwg ein hunain fel ceiliog rhedyn, 
ac felly yr oeddern yn eu golwg bwythau. ,, Anghlod a roddasant 
«11, oddieithr Caleb a Joshua, y rhai a floeddasant, “Awn, a 
«neddiannwn y wlad, yr hon sydd yn llifeirio o laeth â mêl ; 
gan orchfygu y gorchfygwn hi.” Gall brodyr felly fod yn yr 
oes hon ; er hyny, awn, a meddiannwn y wlad, canys gwyddom fod 
Duw yn ein galw iddi. Hyna i’th sylw, ddarllenydd, o resymau 
•dros fod yn Saint, am y tro hwn. 

Merthyr. Thomas Harries. 


CYFIEITHWYR Y BIBL. 

O’r “ Wawr.” 

Richard Davies, D.D., gynt Esgob Tỳ Ddewi, a anwyd yn lle a 
-elwir Plas y Person, Plwyf Gyffin, Sir Gaernarfon, yn Ngwynedd. 
Dafydd ab Goronwy oedd enw ei dad, o deulu Ithel Felyn, ar- 
glwydd Ial, Sir Dinbych ; ac enw ei fam oedd Joaneth, merch 
Dafydd ab Richard ab Cynric, o deulu Ednowen Bendew, un o 
Bymtbeg Llwyth Gwynedd. 

Yn y flwyddyn 1550 cytìwynwyd ef i Blwyfoliaeth Burnham, 
ger Windsor, yn Sir Bnchingham, gan y brenin Edward YI; ond 
ar ddyfodiad Alari i’r Orsedd bu gorfod arno roddi y Plwyf i 
fyny ; ac yna ar hyn ymgiliodd i’r cyfandir, lle y bu liyd deyrn- 
asiad Elizabeth, pan y dychwelodd yn ol, ac adferwyd ef i’w 
Blwyf trachefn, ar godiad Elizabeth i’r Orsedd. Yn Ionawr 
‘21, 1559, cafodd ei ddyrchafu i Esgobaeth Llanelwy ; Mai 21^ 
1561, cafodd Esgobaeth Ty Ddewi ; neu Menyw, mal y gelwid yr 
Esgobaeth v pryd hwnw ; ac yn V flwyddyn 1566, graddiwyd ef 
yu D.D. (Doeihawr Duwinyddiaeth), yn Llundain. Yr oedd yr 
Esgob yn wr duwiol, yn Dduwinydd enwog, ac yn ysgolhaig 
|>enigamp ; yr uedd hefyd yn Fardd, a rhoddodd ei bresennoldcb, 



TJDGORN 8EION. 


127 


VDghyd ag Ynglycion o’i waith, i Eisteddfod Freninol Caerwys, 
yr hon a gynnaliwyd y 26 o fis Mai, yn y ílwyddyn 1567. 

Yn yr un flwyddyn ag y cynnali\?vd yr Eisteddfod yn Nghaer- 
wys yr argraffwyd y Llyfr Gweddi Cyffredin cyntaf yn Gymraeg, 
o gyfieithad yr Esgob Davis. 

Yn y flwyddyn ganlynawl, 1568, y cyhoeddwyd y cyfieithiad 
presennol y sy genym o’r Bibl Saesoneg. Yr argraffiad hwn a 
adnabyddir wrth yr enw Bibl Farker, o herwydd mai o dan ei 
olygiad ef, yr hwn oedd y pryd hyny yn Archesgob Caergaint 
(Canterbnry), y dygwyd y Bibl hwn trwy y wasg. Cynnorthwy- 
wyd ef yn y gwaith gan dros bymtheg o wyr dysgedig, hyddysg 
yn y Groeg a’r Hebraeg ; rhoddwyd i bob dysgedigei ddosparth ; 
a’r dosparth a syrthiodd i ran yr Esgob Davies, am y rhai y 
teimlir gan Saeson duwiol barch i’r Cymry, oedd llyfrau Josua, 
Barnwyr, Ruth, I Samuel, a’r II Samuel. Claddwyd yr Esgob 
Davies, yn Eglwys Abergwili, yn y flwyddyn 1581. 

William Saleseüry, gwr boneddig, o’r Caedu, Plwyf Llan- 
sanan, Sir Dinbych, a ymdrechodd i gyfieithu y rhanau o’r 
ysgrytliyrau yn dylyn y Colectau, yn y flwyddyn 1551. Ac yn y 
flwyddyn 1567, daeth a’r Testament Newydd yn gyfan, allan i'r 
Cyrary ; a dyna’r cyntaf erioed a argraffwyd yn Gymraeg; a 
dylai’r dydd ei cyboeddwyd gyntaf fod mewn coffadwriaeth 
barchus gan ein ceuedl ; sef, Hydrof y îfed, 1567. 

Blant anwyl, cofiwch y dydd, y mis, a’r flwyddyn ; ceisiwch 
hefyd y Ddarlith gampus, a rhad, pris pedair ceiniog ! sef, 
41 Bedd Gwr Duw,” a draddodwyd yn Egl wys Abergwili, 
Hydrefy 7fed, 1849, ar yr achlysur o godi Gwyddfaen Coffadwr- 
iaeth am yr Esgob Davies, gan y Parch. J. Jones, A.M , (Tegid), 
Nanbyfer, yn Mhenfro; yn yr hon y ceir hanesbyrr a chynnwys 
fawr am y gwyr ardderchog. Hefyd, yn “ Y Pyngciau Athraw- 
iaetbol,” t. d. 171, 172, <gan y Parch. A. Jones, D.D., Bangor, Sir 
Gaernarfon, y ceir hanes ddifyr am W. Salesbury a’r Dr. Morgan. 

Y rheswm pa ham ei gelwir wrth yr enw Testament William 
Salesbury, vw mai ef a gyfieithodd y rhan fwyaf o hono. Y 
rhanau ni chyfieithwyd ganddo ef a gyfieithwyd gan yr Esgob 
Richard Davies ; sef, Epistol cyntaf yr Apostol Paul at Timoth- 
eus, — yr Epistol at yr Hebreaid, — ac Epistol Iago yr Apostol. 
Y Datguddiad, a gyfieithwyd gan Thomas Huett, Prifgantawr 
Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi. 



UDGORN SEION. 


128 

Dichon raai boddhäol a fyddai gan amryw weled angraifft o 
eiryddiaeth W. Salesbury, wrth yr argrafììad cyntaf o’r Testa- 
ment Newydd yn Gymraeg : sef, wrth ddeclireu ei lytbyr. 

“ At yr oll Cerabru y sydd yn caru ffyad ei hen deidieu y 
Britanieit gynt. Rat, a thangneddyf gan Dduw Tat ein Ar- 
glwydd Iesu Chríst.” 

Ac wrth ddybenu ysgrifenodd fel y canlyn : — 

“ Eich car o waet yn ol y cnawt, a’ch brawt ffydd in Christ. 
— William Salesbury.” 

Yn y Plas Isaf, ger Llanrwst, yr oedd ef yn byw y íiwyddyn 
hono; daeíh bendithion lawer i Gymru, dlawd eyn hyny, gydag 
ysgrifen anwyl iawn y gwr da ; yr Arglwydd a biau’r parch a’r 
addoliad, a gyílwynir iddo gan eneidiau duwiolion, am anfon 
attora y fath ffrwyth llafur cariad, douiau, dysg, amser, a chyfoeth 
ei weision, trwy roddi i ni y Testament Newydd yn Gymraeg. 

Y Dr. William Morgan, o Wybrnant, Penraach-no, Sir 
Gaernarfon, a fu Offeiriad Llanrhaiadr yn Mochnant, ac wedi 
hyny daeth yn Esgob Llanelwy. Yn y íiwyddyn 1562; sef, yn 
V buramed liwyddyn o deyrnasiad Elizabetb, pasiwyd Gweithred 
Stneddawl yn gorchymyn i Esgobion Cymru ac Esgob Henffordd 
gyíieitliu i’r Gymraeg y Testament Newydd a’r Heu, ynghyd â’r 
Llyfr Gweddi Cyffredin, a Gweinyddiad y Sacramentau, erbyn y 
dydd cyntaf o Fawrth o’r flwyddyn 1566. A chafodd William 
Salesbury ei benodi gan yr Esgobion i fod yn gynnorthwywr 
iddynt yn y gwaith hwu, eithr ni ahyhoeddwyd mo hono, ac nitl 
oedd barod i’r wasg pan ddaeth yr amser terfynedig i ben, a 
benodasid gan Weithred y Senedd, iddo ymddangos, O herwydd 
hyn y raae, nad oes genym ni y Cyrary y Bibl o gyfieithad a ellir 
ei alw yn Gyfieithiad Awdurdodedig, inegys y mae gan ein 
cyraraydogion y Saeson. Ac i Williara Morgan,yrhwn oedd y 
pryd hwnw yn Weinidog Plwyf Llanrhaiadr yu Aiochnant, eithr 
ar ol hyny V Dr. Williara Morgan, Esgob Llanelwy, yr ydym ni 
ynddyledus arn y cyfieithiad cyntaf o’r holl Fibl. Casglodd 
ynghýd bob rhan a gafwyd wedi ei chyfieitlm, gorpheuodd gyf- 
ieithu, ac yn ngwyneb llawer o wrthwynebiadau tanbaid, a 
rhwystrau erlidgar, efe oedd y cyntaf a roddes i’r Cymry yr holl 
Fibl yn argraffedig yn eu hiaith. Gwaith gwr unigawl oedd 
hwn, heb ei awdurdodi gan y Senedd i’w gyfieithu ; ond er pob 
diffyg cynnorthwy, ac er yr ben urferiad rhyfedd o wrthwyuebu 



DDGORN 9EION. 


129 


pob daioni cychwynol, gorphenwyd cyfieithu, ac argrafiíwyd y 
cwbl yu gyfan o’r Bibl cysegredig i’r Cymry, gan William Mor- 
gan, yn y ílwyddyn 1588. 

Yr Enwau, i’w cofio’n barchus ydynt, Richard Davies, D.D., 
Esgob Tŷ' Ddewi ; William Salesbury, Plas Isaf, ger Llanrwst; a 
M illiam Morgan, D. D., Esgob Llanelwy. 

Y Blynyddoedd i’w coíio'n ddi goll ; cyhoeddwyd V Llyfr 
Gweddi Cyffredin, gan yr Esgob Davies a Salesbury, 1557 ; 
Testament William Salesbury, Hydref 7fed, 1557 ; a’r holl Fibl 
gan y Dr. Morgan, yn y ílwyddyn 1588. 

Y Lleoedd liynod, waith eu geni ynddynt; Esgob Davies, yn 
Plas y Person, Plwyf Gyffin, Sir Gaernarfon ; William Saleshury, 
yn y Caedu, Plwyf Llansanan, Sir Dinbycl» ; a’r Dr. Morgan, yn 
y ‘Wybrnant, Plwyf Penmachno, Sir Gaernarfon; tri lle yn yr 
un gymmydogaeth, a’u clochdai fel colofnau Abraham, Isaac, a 
Jacob, yn cadw ar gof y gwyr bendithiol a godwyd yn oleuni 
mawr i’r Cymry, mewn oes dywyll. O na allem argraffu eu 
henwau, blynyddoedd cyhoeddiad eu cytìeithiadau o’r Ysgrythyr 
Lân, a lleoedd genedigaetli y cyfieithwyr, mewn llythyrenau aur 
mor {>.mlwg a’r Lloer gann î 

Gair y Gwirionedd sy’n hysbysu, Diar. xx. 7. “ Y cyfiawn a 

rodiayn ei uuiondeb; gwyn eu byd ei blant ar ei ol ef. > ’ Rhwydd 
y dichon pob gwr a gwraig oedianus, ddywedyd gyda Ps. xxvi. 
25, 25, “ Mi a fum ieuangc, ac yr ydwyf yn hen ; etto ni welais 

y cyfiawn wedi ei adu, na’i had yn cardotta bara. Bob amser y 
mae efe yn drugarog, ac yn ihoddi benthyg ; a’i had a fendithir.” 
A dyna fel yr oedd, ac y mae gyda hiliogaeth William Salesbury 
a’i' Dr. Morgan. 


LLYTHYR AT Y GOLYGYDD. 

Anwÿl Frawd Davis, — Y mae llawer dydd ystormns a nos 
dywell wedi myned heibio, er pan fu R. Evans,Glan Conway, 
yn mysg enwau Henuriaid Israel; ond nid yr hwn sydd yn yr 
amlwg sydd Iuddew, medd Paul; ac felly, yr ydwyf finnau wedi 
bod yn guddiedig yn hir, ond mi a gedwais ar y llwybr o hyd. 

Yn awr, yr ydwyf yn dymuno bod yn fwy cyhoeddus; ac yn 
gyntaf yr ydwyf yn anfon at yr holl Saint Cy mrcig, gan 



130 


ÜDGORN SEION. 


ddymuüo rhan yn eu gweddiau, ac yn gofyn ea maddeuant auî 
nad ysgrifenais atynt cyn hyn. 

Os ydwyf yn gwneyd sŵn yn yr Udgorn, tystiaf yn mhellacb 
etto fy mod yn gwybod mai gwaith Duw yw hwn, ac na ddiclion 
yr holl fyd ei attal i lwyddo: 'ie, ni ddichon y rhai twyllodrus yn 
mysgy Saint ei attal chwaith, ac ni ddiclion swyddogion sydd yn 
esgeuluso eu gwasanaetli, na’r rhai sydd yn derbyn wyneb dyn, 
ac yn peri i’r cyfiawn ŵyro am beth coeg, &c. Y pethau hyn 
oll a ysgwyd Duw allan o’r eglwys hoc, ac a fendithia ei Saint. 

Anwyl Saint, pwy a gyfyd gyda mi yn erbyn y rhai drygionus ? 
Pwy a saif gyda mi yn erbyn gweithredwyr anwiredd? Gallaf 
dystio fy mod yn gwybod fod Brighauo Young, F. D. Richards, a 
Ẃ. S. Phiilips, yn weision Duw, ac yr ydwyf yn penderfynu 
gwneyd fy rhan o dan eu llywyddiaeth, ac yr ydwyf yn tystio na 
wrthwynebais erioed uu cynghor a gefais, ac na esgeulusais yr 
un, boed hawdd neu anhawdd ei gyflawni. 

Yn awr, galwaf ar y Saint yn Ngorllewin Morganwg i ymad> 
newyddu yo ysbryd eu meddwl, a bod yn ddiwyd, a minnau a 
wnaf hefyd; canys gwelwyd yn dda gan yr Ysbryd Glân, a 
chenym uinnau, na ddodid arnoch faich yn ychwaneg nâ'r 
pethau hyn — bod i chwi gael deall eich gwaith, a chael nerth i’w 
orphen, fel y caffoch y wobr; a phwy bynag a gilia i ffwrdd heb 
hysbysu y llywydd, a gospir. 

Abertawi/y Mauirth 29, 1852. R. Evans. 


LLYFR MORMON. 

Mae yn llawenydd genym i hysbysu eiu darllenwyr fod y rhifyn 
olaf o Lyfr Mormon, yn Gymraeg, yn cael ei ddanfon allau 
gyda’r Udgorn liwn ; a theimlwn ddiolchgarwch yn ein calonau 
ì Dduw, am ein cynnysgaethu ag iechyd a galluoedd i gyílawni 
gorchwyl ag oedd mor bwysig yn ein golwg. Mae gan y genedl 
Gymreig achos i orfoleddu, fod y trysor hwn ganddynt yn eu 
hiaith eu hunain, a’u bod yn awr ar lawer o ystyriaethau yn 
sefyll yn gyfochrog ag ereill o’u brodyr mewu breintiau. Medd- 
yliwn ni y dylai diolchgarwch cyhoeddus gael ei roddi i Dduw 
am ei ddaioni tuag atom fel cenedl. 

Gan fod yr inc mewn llyfrau newyddion yn gofyn amser i 
sychu, nid doetb fydd rhwymo Llyfr Mormon yn rhy gynnar, os 



UDGORN SEIOS.. 


J3i 


na rjbyddir y rhwymwr i beidio pwnio nemawr arno, fel ag i 
beidio achosi iddo gael ei brintio yn ddwbl. Bydd i ni dderbyn 
Llyfr Mormon etto i’w rwymo, yr un fath â’r “ Ath. a Chyf.,” ac 
am oddeutu yr un pris; a phwy bynag sydd am ei gael wedi ei 
rwymo felly yn diws a rhad yn Liundain, danfoned yma ei 
gyfrol, ac ni a ymdrechwn ei foddio. Bydd yn ofynol i ni godi 
mwy o bris ar y rhai na fyddant yn dyfod i ymofyn eu cyfrolan 
yn brydiawn, wedi y bydd i dì rybyddio eu bod wedi dyfod yn oi 
o Llundaiu.canys yr ydym ui yn talu am danynt wrth eu cael. 


CWYN ALAETHUS Y DlAFOU 
Och, fy nheyrnas sydd yn pallu, 

Ac yn d’rysu drwyddi draw, 

Gan effeithiau teyrnas Shilo 

’Rhon sy’n llwyddo ar bob ilaw ; 
’Waetli pa gynllun a ddycli’mygaf, 

Er cael attal cynnydd hou, 

Nid oesetto ddim yn llwyddo, 

Yn un cwr o’r ddaear gron. 

Er im’ lunio gwych ystoriau 
Am y prophwyd Joseph Smith, 

Nid oes neb yn coeiio’n gywir, 

Maent yn dweyd na chredant bylh ; 
Panb ddeallant nad oedd dwyllwr, 

Ac na bu yn cerdded dw’r; 

Ocb, mi welaf fod fy nheyruas 
Yn adfeilio’n ddigon siwr. 

Cefais gyflawn ddwy ar liugain 
O flynyddau chwerwon iawn, 

Er adferiad teyrnas Shiio 
Yn ei hordinhadau llawn; 

Grym yr ordiuliadau liyny 
Sydd yn dryllio’m teyrnas i, 

Ac ’rwy’n methu dal fy ngweision 
Y’n eu heruyn ddigon cry'. 

Nid oes modd i’m gweision beidio 
Bod mewn hliirder ac mewu eri, 
Can’s yr un a’r unrhyw ysbryd 
Yw yr eiddynt li wy a mi; 

Llid sydd ynddyut hwy a minnau, 

Am ein bod yn gwybod gwir, 

Sef nad oes ond ’chydig amser, 

Ac fe'n drygir cyn bo hir. 


Ffiìnt, 


Thos. Conwav, 



132 


UDGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Traethodau.— -Gostyngiad Pristau. — O hyn aìlan, bydd 
y traethodau a werthir yn awr ara 7s öc. y cant i’r cangenau, i’w 
cael am 7s; a’r rhai 6s 6c, ara 6s ; a’r rhai 3s 6c., am 3s, &c. 
Cyhueddir cofres newydd o biisiau, efallai, syda’r Udgorn nesal'. 
Pob Cynnadledd a Changen ag a ewyllysiont gael y Darlith- 
oedd ac Wyrtuiau, mewn oddeutu 4 neu 6 o rifynau ceiniog 
yr un,danfonent wybodaeth erbyn yr Sfed o Fai, gun na fydd i 
ni gyhoeddi llawer mwy nag a eiwir am danynt. 

Y Ddyled. — Gcbeiihiwn y gwna y Llywyddion bob ymdreoh i 
gae-1 yr holl ddylcd ani lyfrau i mewn yn ddioed. Mae yn enbyd 
nieddwl fod dros £160 lieb eu talu o’r chwarter diweddaf, mewn 
•ewyddfa fechau fel hon. 


DYLEDION AM LYFR4U ODDIWRTH Y CYNN ADLEDDAU, CANGEN- 
AU, AC EREILL, AM Y CHWARTER. YN TERFYNU EBRILL 13, 185->. 
Cìinnadleddau.— Sir Fynwy, £37 6s 10§c ; Sir Frycheiniog, 
£7 3s7|c ; Sir Gaerfyrddin, £27 Ss 2}c; Sn Aberteifi, £9 l-4-c ; 

Penfro Ogleddol, £1 18s3í c; Gorllewin Morganwg £57 5s 3c ; 
Sir Feirionydd, £6 7s 9}c ; Sir Fflint, £13 1 Is 2c; Sir Fon, £lá 
]6s 8® c ; Dyffryn Conwy, £2 18s 6c; Sir Ddinbych, £14 17s9^c; 
Llynlîeifiad, £1 6s ll|c. Caiifjenau . — Dinas, £1 7s Oc; Llanill- 
tyd, £6 ls ÌOc; Ponty typridd, £9 18s 9c ; Llanfabon,£3 13s 9§c; 
Cwmbach, £3 18s 8§c ; Pendulwyn, £1 8s 60 ; Twynyrodyn, £1 
17 s34c; Liandaf, £J 17s 5c; Gostwng, ils lo; Eglwysnewydd, 
£1 17s 7c ; Pontfaen, .G1 12 4c ; Caîrdyf. £12 I7s 6c ; Aberdar, 
£16 i !s24c; Abera'.cau, £3 lls 5c; Dowlais, £ò 16s c ; Hir- 
waen,£2 4s ; Cwmnedd, £2 2s 7^c; Rymni, £3 lOs ÌÜÍc ; 
Georgetown, £3 1 7 s 2c ; Merthyr, £4 3s 5-/c ; Peudaren, £5 2» 
1 1 4 c ; Cefn, £ 1 16s; Ynysgou, lôs 2§c ; Gwernllwyn, £4 Ils; 
Ffynnon-Tydfil, £4 3s Ôc ; Troedyrhiw, 6s 3c ; Gog, £1 9s 5c. 
Personau. — -T. Pugh, 12s; Dd. Edwards, gynt Tongwyrddlas. £1 
8s 5c; David John, 9s 6c ; Rees Thoinas, 4s Cc ; Tlios. Richards, 
4s; Joseph Rogers, 2s; David Davies, 3s. — Cyfanswm, £310 
lls 5|c. 

Taltadau o Ebrill 1 hyd Ebrill 13. — Sir Fynwy, £6; 
Dinas, £1; Pontytypridd, £1 7s ; Aberdar, 13s; Merthyr, £3 
1 6s. — Cy faiiswm , £ 1 2 ì 6s. 

jgg" Dymunwn hysbysu ein Dosparthwyr einbod wedi edrych 
drus eiu cjfrifon o’r dechreu, a bod yr holl wallau wedi eu 
diwygio, hyd at ddiwedd y chwarter hwn ag sydd yn terfynu gyda 
gorpheniad Llyfr Mormon. Ymdrechwn nodi y gwallau yn y 
■biliau a ddanfonwu allan yn awr. 

Goliirir cjhoeddiad yr Udgorn nesaf hyd yr 8fed o Fai. 


J. ÜAVIS, AfiälUl'IO'DD, MLBTHY B*TY DUL. 



UDGORN SEION, 

NEW 

c#rmt yi «#>atnt. 


Rhif. 9.] MAI 8, 1852. [Cff. IV. 


COFNODAU CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 
Prif Awdurdodau Cyrmadleddau Prydeiniy Eglwys lesu Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf, 

A gynnaliwyd yn 23, Ratcliffe Terrace, Goswell-street Road, Islington, 
Llundaiu, ar y 6fed, 7fed, Sfed, a’r 9fed o Ebrill, IS52- 

Boreu Dydd Mawrth, Ebrill 6. 

Swyddogion yn bresentiol : — O’r Deuddeg Apostol — Erastus 
Snow, diweddaf Lywydd y Genadiaeth Ddanaidd, a Franklin D. 
Richards, Llywydd yr Eglwysi Prydeinig. 

Cynghorwyr i Lywydd yr Eglwysi Prydeinig— Levi Richards, 
a Samtiel \V. Richards. 

Llywydd y Genadiaeth Ddanaidd — Willard Snow. 

Llywydd y Genadiaeth Ffrengig— Curtis E. Bolton. 

Llywydd yr Eglwys Gymreig — William Phillips. 

Cynghorẁyr i Lywydd yr Eglwys Gymreig — Tbomas Pugh. 
Bngeiliaid — Jacob Gates, Cyrus H. Wheelock, Rohert Camp- 
bell, Appleton M. Harmon, a Moses Clawson. 

Llywyddion y Cynnadleddau— James Marsden, John Lyon, 
Abraham Marchant, John Hyde, sen., George Halliday, Claudius 
V. Spencer, Jobn Albiston, Joseph W. Young, Thomas Squires, 
William Speatman, John O. Angus, Henry Savage, Vincent 
Shnrtleff, James F. Bell, John V. Long, James Mc. Naughton, 
Robert C. Menzies, William Brewerton, William G. Mills, Job 
Smith, William Mc. Ghie, Matthew Rowan, George Kendall, 
Richard Rostron, John Carmichael, James T. Hardy, John W, 
Lewis, Edward Frost, Charles Derry, a Martin Slack. 

Henuriaid Teithiol— James W. Works, a Dorr P. Curtis. 

9 



Î34 


ODOOHN SEION. 


Am hanner awr wedi deg, y Llywydd F. D. Richards a alwodd 
y Cynghor i drefn, ac a geisiodd gan yr Hennriad J. V. Long i 
fod yn Ysgrifenydd. 

Agorwyd y Cynghor trwy ganu y 227 Hymn, “ Come, ail ye 
sons of Zion ac ar ol hyn y Liywydd F. D. Richards a off- 
rymodd i fyny y weddi ganlynol : — 

O Dduw, y Tad Tragywyddol, yn enw Iesu Grist dy Fab, yr 
ydym yn dymuno ymddangos ger dy fron y boreu hwn, a chyda 
gostyngedig ddeisyfiad yn gnfyn genyt am faddeuant o’n holl 
bechodau a'n ffoledd, y rhai a welaist yn rhyw rai o honom. Yr 
ydym yn deisyfarnat i gyfranu i ni o’th ffafr freninol, a dylan- 
wad cymmeradwy dy Ysbryd Glân, fel y teimlom yr Ysbryd hwnw 
yn cael ei dywallt yn helaeth arnom ; i'r dyben hyny y daethom 
ynghyd, fel y caffem ein baddasu yn amgenacb i gario yn mlaen 
dy waith yn y parth hwn o’r byd, ac yr ydym yn gostyngedig 
ymbil yr edrychi mewn trugaredd arnom. Yr ydym yn ym- 
wybodol dy fod di yn ein hadwaen oll. Caniatâ i ni gael eofndra 
santaidd yn ein hymgynnulliad, fel y delo ein gweddiau i fyny 
o’th flaen di. Gwna i'r Ysbryd Glàn ein gorchuddio tra yn y 
lle hwn, fel y byddo i bob dyn a lefaro, lefaru trwy nerth dy 
Ysbryd santaidd, fel y byddo dy fendith arnom ni ac ar ein holl 
gynlluniau, fel y cryfhaer y Cynnadleddau yn y wiad hon trwy 
ein cynghorion a’n hymgynnulliad y boreu hwn. Termlwn 
Toddi i ti y gogoDÌant am y bendithion ydwyt wedi gyfranu i ui 
eisoes ; ti a roddaist i ni lawer o bobl ag ydynt yn ein caru ; ti 
a’u gwnaethost i deimlo fod ein cynghorion o honot ti, a’u bod yn 
cael bywyd tra yn aros ynddynt. Yr ydym yn gweddio y byddwn 
ni o hyd yn deilwng o’r benditbion hyn oddiwrthyt ti : bydded 
dy Ysbryd Santaidd ynom ni megys ffynnon o ddyfroedd bywio), 
yn tarddu i fywyd tragywyddol, fel y byddo cannoedd a miloedd 
yn cael eu dwyn i wybodaeth o’r gwirionedd trwy ein hofferyn- 
oldeb. Y'r ydym yn taer weddio hefyd y benditlii di ein brodyr 
ar genadiaethau tramor, a’r holl rai nad ydynt gyda ni o Lyw- 
yddion Cynnadleddau a Changenau; pâr idùynt deìrnlo pwys- 
fawredd y cyfrifoldeb sydd yn gorphwys arnynt, fel yr ymgeisiont 
i fwynhau dy Ysbryd di, fel y byddont yn ddigon cymhwys i 
iauw eu sefyllfaoedd pwysig mewn anrhydedd o’th flaen, fel na 
ehaffont enwau I.lywyddion, a bod yn analluog i gyflawni y 
dyledswyddau sydd yn perthyn iddynt, Anfon dy Ysbryd i’n 



UDGORN SEION. 


£35 


calonau i’n dysgu pa fodd i weinidogaethu yn dy waith di, 
fel tra íyddo geìynion yr achos liwn yn cyhoeddi athrod, ac yn 
crugio dirrayg arno, y byddom ni yn abl i ddangos rnai dy blant 
di ydyra, fel y galluoger ni i fawrhau ein galwedigaethau i ba 
rai y galwyd ni. Yr ydym yn gweddio y bydd i ti achosi i’r rhai 
ageisiant rwystro dy amcanion di, gael eu dystewi. Er yr holl 
anatheraau a dywalltasant hwy allan arnynt, ti a gynnaliaist dy 
weision a’th bobi, ac a agoraist y ffordd trwy ba un y diogelwyd 
hwynt, nes y raaent yn awr yn rayned yu enwog yn y byd. Yr 
ydyra yu gweddio y bvdd i ti dywallt allan dy Ysbryd ar dy was 
Brigham : diolchwn i ti dy fod wedi gwneyd ei îais yu ddychryn 
i weithredwyr drygioni, yn gymmaiut ag i’r rhai a fwriadasant 
niweidio dy bobl 'ffoi o flaen dy allu, yr hwn a aralygid trwy dy 
was Brigham. Attolygwn arnat i barhau ei fendithio ef, fel y 
delo dy feddwl a’th ew r yllys allan ; ‘ie, oddiwrtho ef yr hwn yn 
dy ddaioni a osodaist i ddysgu dy bobl yn yr holl fyd. Yr ydym 
yn gweddio hefyd y bydd i ti fendithio pob un o bonorn yn awr 
ger dy fron ag iechyd, ac ysbryd a nerth, fel y byddom yn mhob 
lle, raewn cyssylltiad â’lh holl weision, yn ddychryn i weithred- 
wyr drygioni, fel y gorfoleddom yngbyd yn dy ddaioni. Y r r 
ydym yn gweddio ar i’th Ysbryd gael ei roddi yn fwy helaeth i’th 
Saint yn y wlad hon, fel ag y cynnyddont yn ngwybodaeth y 
gwirionedd. Yr ydym yn diolch i ti am yr haelioni addangosodd 
dy Saint gyda golwg ar y deml, yr hon a orchymynaist ti ei had~ 
eiladu, fel yr elo dy Saint i mewn iddi a derbyn eu bendithion yn 
ol dy addewidion di. Bendithia, O Arglwydd, y rhai ag ydynt 
yn barod i gyfranu tuag at sefydlu gwahanol fathau o weithfeydd 
yn Seion ; llwydda hwynt yn eu gorcliwylion clodfawr a 
phwysig. 

Ac yr ydym yn gweddio arnat hefyd fenditliio dy weision, y 
brawd Smoot a’r brawd Haight, y rhai ydynt ar eu ffortld gyda 
chwmpeini o’th bobl tua gartref y Saint; bydded iddynt fod yn 
llwyddiannus i gadw dy Saint ynghyd y rhai ydynt dan eu gofal, 
hyd nes y cyrhaeddont ddyffrynoedd y mynyddoedd. 

Ae yn awr, O Arglwydd,yn gyrnmaint â’n bod ni ynghyd, a rhai 
o’n teuluoedd yn y dyffrynoedd, bendithia hwynt â phob bendith- 
ion anghenrheidiol, a chadw hwynt rhag pob drwg, a cbaniatâ 
iddynt gael byw i fagu etto genedlaethau i ddyfod. Yr ydym y rt 
gofyn genyt i fendithio dy Saint mewn gwledydd tramor, — yn 



UIJGORN SEîONa 


m 

.Denmark, ac jn Germany. Bendithia y brawd Forssgren, ac jr 
ydym yn deisyf arnat i fendithio dy was Willard Snow, yr hwn 
sydd ynghylch myned i Denmarh, i gymmeryd gofaly genadiaeth 
hwysig hono ; caniatâ iddo deimlody Ysbryd yn trigo yn helaeth 
ynddo, fel y gallo fwynhau ysbryd ei genadiaetb. A bendithia 
dy was Bolton yn ei lafur yn Ffrainc ; caniatâ, er fod llawer o 
anhawsderau i ymwneyd â hwy yn y wlad hono, iddo gael ei 
alluogi i wneyd llawer tuag at sefydlu dy waith yno ar sylfaen 
ddiogel a sicr. 

Yr ydym yn gofyn genyt i fendithio y brawd Parley P. Pratt, 
yn America Ddeheuol: caniatâ iddo dy ffafr freninol, a chael ei 
alluogi i gyhoeddi dy Efengyl yn yr Yspaenaeg, a thrwy hyny 
osod sylfaen gwaith mawr a galluog yn mhlith roeibion Joseph. 
Benditbia ein brodyr yn Australasia, ac ar Ynysoedd Môr y Deau ; 
bydded iddynt hwythau hefyd fod yn dra llwycìdiannus i ddwyn 
oddiamgylch dy fwriadau ar yr ynysoedd pellenig hyny. 

Ni fynwn anghofio dy was Lorenzo Snow, yr hwn sydd â 
chenadiäeth hwysig iawn i’w chyfiawni ; cadw ef oddiwrth yr 
holl beryglon y byddo yn agored iddynt, a bydded ef befyd yn 
foddion i sefydlu dy Eglwys yn Malta, ac hefyd yn mysg yr 
amryw genedloedd Hindwaidd yr ymwelo â hwynt ; a bydded 
bendithion gyda yr holl rai a elwir i fod yn gyd-weitbwyr iddo. 
Yr ydym yn diolch i ti am yr hyn a wnaethost trwy y brawd 
Willis yn yr India Ddwyreiniol, a chaniatâ iddo gael parhau i 
lwyddo a dwyn llaweroedd i’th adnabod Di, y gwir a'r bywiol 
Dduw. 

Yr ydym yn gweddio ari’th was Brigham, ynghyd â’i Gynghor- 
■wyr, Heher a Willard, gael eu bendithio yn helaethach, fel y bo 
Ilwyddiant yn dilyn eu hymrechiadau i ddwyn yn mlaen dy 
wirionedd di, ac adeiladiad dy Deyrnas. O Arglwydd, bendithia 
finnau dy was ger dy frorj ; ti a'm bendithiaist yn fy ngwendid, 
ac oblegid hyn yr wyf yn teimlo i ddiolch i ti yn mhlith fy 
mrodyr hyn. Ac yn awr, teimlwn i gyflwyno ein hunain a’n 
cyfarfod bychan i ti ; a phan fyddom yn ymadael, bydded i ni 
gael dywedyd mai da oedd dysgwyl wrtbyt ti. Yr ydym yn gofyn 
y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. 

(. I'io barhau.y 



CD«ORN SEION. 


137 


GAIR AC EWYLLYS YR ARGLWYDD. 

.& roddwyd, yn N/irigfan Aua.fol Gwersyll Israel , Cenedl yr Oma - 

haidy yr ochr orllewinol i Afon Missouri , ger Council Blujf's, 

Ionawr 14, 1847. 

Gair ac Ewyllysyr Arglwydd ynghylch Gwersyll Israel yn eu 
îeithiau i’r Gorllewin. 

Bydded i holl bobl Eglwys îesu Grist o Saint y Dyddiau Diw- 
«addaf, a’r rhai a fyddo yn teithio gyda hwynt, gael eu corflfoli yn 
gwmnioedd, gyda chy famtnod ac addewid i gadw holl orchymyn- 
ion a deddfau yr Arglwydd ein Duw. Corffoler y cwmnioedd 
gyda Chadbeniaid arGannoedd,Cadbeniaid ar Ddegau adeugain; 
a Chadbeniaid sr Ddegau, gyda Llywydd a’i ddau Gynghorwri’w 
blaenori, o dan gyfarwyddyd y Deuddeg Apostol ; a hyn fydd ein 
cyfammod, y bydd i ni rodio yn holl ordinhadau yr Arglwydd. 

Bydded i bob cwmni ddarparu eu hunain â’r holl weddeuau, 
wageni, lluniaeth, dillad, ac anghenrheidiau ereill at y daith, ag 
a allont. 

Wedi i’r cwmnioedd g%$l eu corffoli, bydded iddynt fyned yn 
eu nerth, i barotoi gyferbyn â’r rhai ag ydynt i aros. 

Bydded i bob cwmni gyda’u Cadbeniaid a’u Llywyddion ben- 
derfynu pa nifer a all fyned y gwanwyn oesaf ; yna dethol“wch 
nifer ddigonol o wyr galluog a raedrus, i gymraeryd gweddeuau, 
hadau, ac offerynau amaethyd-dol, i fyned fel Pioneers i barotoi 
erbyu hau cnydau y gwanwyn. 

Bydded i bob cwmni ddwyn rhan gyfartal, yn ol rhaniad eu 
faeiddo, wrth gymmeryd y tlodion, y gweddwon, yr amddifaid, a 
theuluoedd y rhai a aethant i’r fyddin, fel na ddelo llef y weddw 
a’r amddifad i fyny i glustiau yr Arglwydd yn erbyn y bohl hyn. 

Bydded i bod cwmni baroloi tai a maesydd at godi ýd i’r rhai 
hyny ag ydynt i aros ar ol y tymmor hwn, a hyn yw ewyllys yr 
Arglwydd ynghylch ei hobl. Bydded i bob dyn ddefnyddio ei 
holl ddylanwad a’i feddiannau er symud y bobl hyn i’r lle y sef- 
ydla vr Arglwydd estynfa o Seion ; ac os gwnewch hyn â chalon 
bur, mewn pob ffyddlondeb, chwi a fendithir ; chwi a fendithir 
yn eich da, ac yn eich defaid, ac yn eicfa maesydd, ac yn eich tai, 
ac yn eich teuluoedd. 

Bydded i’m gweision Ezra T. Benson ac Erastus Snow reol- 
«iddio cwmni; a bydded i’m gweision Orson Pratt a Wilford 



138 


UDGORN 9EION. 


Woodruff reoleiddio cwmni. Hefyd, bydded î’m gweision Amasa 
Lyman a George A. Smitb reoleiddio cwmni; a phenodi Lly- 
wyddion, a Chadbeniaid ar Gannoedd, ac ar Ddegau a deugain, » 
Degau, a bydded i’m gweision penodedig fyned a dysgu fy ew- 
yllys hon i’r Saint, fel y byddont barnd i fyned i wlad o heddwcb. 

Dos i’fh ffordd a gwua megys ag y dywedais wrthyt, ac nac 
ofna dy elynion ; cauys ni cbant allu i rwystro fy ngwaith i. 
Seion a waredir yn fy amser cyfaddas fy hun ; ac os ceisia neb 
adeiladu ei hun, ac ni chais fy ngbyngbor i, ni chaiff efe ddim 
gallu, a’i ffolineb a wneir yn amlwg. Ceisiwcb chwi, a chadwch 
eich addunedau y naill tuag at y llaîl, ac na chwennych yr hyn 
sydd eiddo dy frawd. 

Ymgedwch rhag drwg, i gymmeryd enw yr Arglwydd yn ofer, 
canys myfi y\r yr Arglwydd eich Duw, sef Duw eich tadau, Duw 
Abraliam, ac Isaac, a Jacob. Myfi yw yr hwn a arweiniodd 
hlant Israel aflan o wlad yr Aifft, ac y raae fy miaich yn estyn- 
edig yn y dyddiau diweddaf i achub fy mbobl Israel. 

Peidiwcb amryson y naill a’r llall. Peidiwch dywedyd yn 
dd.rwg am eich gilydd. 

Darfydded eich meddwdod, a thuedded eich geiriau i adeiladu 
y naill y llaìl. 

í)s bentbyci gan dy gymmydog, ti a gai ddychwelyd yr hyn a 
fenthyciaist ; uu os na elli ad-dalu, yna dos yn union a dywed 
wrth dy gymmydog, rhag iddo dy gondemnio. Os bvdd i ti gael 
yr hyn a gollodd dy gymmydog, ti a gai wneuthur ymchwiliad 
ìnanwl hyd ncs yr adferu ef iddodrachefn. 

Ti a gai fod \u ddiwyd i gadw yr hyn sydd genyt, fel y byddot 
yn oruchwyliwr doeth ; canys rhodfl rad yr Arglwydd dy Dduw 
ydvw, a thydi yw ei oruchwyliwr. Os wyt yn llaweu, clodfora 
yr Arglwydd â chân, â cherddoriaeth, â dawns, ac â gweddi o fawl 
a diolchgarwch. 

Os ydwyt yu drist, galw ar yr Arglwydd dy Dduw raewn deis- 
yfiad, fel y byddo dy enaid yn llawen. Nac ofna dy elynion, 
canys y maent liwy yn fv nwyìaw i, ac mi a wnaf fy ewyllys. 
tuag atynt. Rhaid i’m pobl gael eu profi yn mhob peth, fel y 
byddont yn barod i dderbyn gogoniant ag sydd genyf er eu mwyn, 
ie, gogoniant Seion, a’r hwn ni oddefo gerydd, nid yw deilwng 
o'm teyrnas. Bydded i’r anwybodus ddysgu doethineb trwy 
ymostwng a galw ar yr Arglwydd ei Dduw, fel yr agorer ei lygabji 



ÜDGORN SEION. 


139 


i weled, ac yr agorer ei glustiau i glywed, canys y raae fy ysbryd 
w«di ei anfon alian i’r byd i oleuo y gostyngedig a'r edifeirioi, ac 
er condemniad yr annuwiol. Dy frodyr a’th wrtliodasant di a'th 
dystiolaetb, sef y genedl yr hon a’ch gyrodd allan ; ac yn awr y 
mae dydd eu hadfyd yn dyfod, ie, dyddiau tristwch, megysgwraig 
a gymmerir gan wewyr esgor ; a’u tristwch a fydd yn fawr, oni 
edifarhant ar frys ; ie, yn drabuan; canys hwy a laddasant y 
l’rophwydi, a'r rhai a anfonwyd atynt, ac y maent wedi tywallt 
gwaed gwirion, yr hwn sydd yn gwaeddi o’r ddaear yn eu herbyn 
hwynt: am hyny, na ryfedda oblegid y pethau hyn, canys nid 
ydwyt ti yn bur ; ni elli etto ddyoddeí’ fy ngogoniant i ; eithr ti a 
gai ei weled os byddi yn ífyddlawn i gadw fy ngeiriau y rhai a 
roddais i ti er dyddiau Adda hyd Abrabam ; o Abraham hyd 
Moses ; o Moses hyd Iesu Grist a’i Apostolion ; ac o Iesu Grist 
a’i Apostolion hyd Joseph Smith, yr hwn a alwais trwy fy Aug- 
ylion,fy ngweision gweinidogaethol ; a thrwy fy llais fy liun 
allan o’r Nefoedd, i ddwyn allan fy ngwaith, syifaen yr hwn a 
osododd, ac a l’u ffyddlawn, ac mi a'i cymmerais ef ataf fy liun. 
Mae llawer wedi rhyfeddu oblegid ei farwolaeth, eithryroedd yn 
anghenrheidiol iddo ef selio ei dystiolaeth â’i waed, fel y caffai ef 
ei anrhydeddu, a’r drygionus eu condemnio. Ai ni waredais i 
chwi oddiwrth eich gelynion, ond yn unig fy mod wedi gadael 
tystiolaeth o’m heuw ? Ya awr, gan byny, clywch, O chwi bobl fy 
Eglwys; a chwi Heuuriaid, cyd-wrandewch ; chwi a dderbyn- 
iasoch fy nheyrnas, byddwch ddiwyd i gadw fy lioll orcbymynion, 
rhag i farnedigaethau ddyfod arnoch chwi, ac i’ch ffydd fethu, ac 
i’ch gelynion fuddugoliaethu arnoch. — Efeily dim rhagor yn 
hresennol. Amen, ac Amen. 


EPISTOL LLYWYDD CYNNADLEDD AT Y SAINT 
DAN EI OFAL.* 

Saint Anwyl, — Goddefwch i mi alw eich sylw at rai pethau 
perthynol i chwi yn y dyddiau presennol. Gan fod ein Duw ui 
yn awdwr trefn, a bod rhaid cadw pob peth a ddysgir gan ei 

* Cafodd sylwedd yr Epistol hwn ei ddysgu gan v Llywydd Phillips yn y 
Gynnadledd tiyffredinol o Swyddogion ar y 26ain a’r 27ain o Ebi ill ; a 
meddyliasom mai gwell oedd gadaei allan enw y Gyimadledd, a chymhwyso 
yr Epistol at Saint pob Cynnadledd arall. — Gol. 



140 


UDGORy SEION. 


Ysbryd ef trwy ei weision, gweddus i chwi fod yn hysbys o’r 
mesurau a eefydlwyd trwy lais unfrydol yr Offeiriadaeth ar 
eich rhan. 

Am hyny, ymdrechaf wneyd i’r Udoorn roddi sain hynod, 
fel y byddo i chwi ymbarotoi ( I Cor. xiv, 8) ; canys yr ydym yn 
gobeithio cael oyd-weithrediad pob un o honocb, a chwi yn 
gwybod mai gwaith Duw ydyw; am hyny, cofiwch mai hyn 
yw gwaith Duw, gredu o honoch yn yr hwn a anfonodd efe, a 
chan mai atddefaid colledig tỳ Israel y danfonwyd Crist, ac mai 
yr apostolion a anfonwyd at y Cenedloedd, felly hefyd y dan- 
fonwyd ninnau atoch chwi ; a’r hwn sydd yn ein derbyn ni, sydd 
yn derbyn yr hwn a’n danfonodd ni; o ganlyniad, dysgwn i bob 
un ei wers ei hun, ac nid oes amser gan neb i chwilio a beio 
gwaith arall, a gadael ei waith ei hun ar ol. 

Yn gyntaf, Llywydd y gangen : rhaid i hwn fod yn ostynged- 
ig ac yn ufydd i bob galwad a fyddo arno, gan fod yn barod i 
dderbyn pob peth a roddir iddo i’w wneuthur, heb na digter na 
dadl. Rhaid iddo hefyd gadw llywodraeth ar ei wraig, ac nid 
cymmeryd ei lywyddu ganddi hi ; canys oni all dyn ly wodraethu 
ei hun a’i wraig, pa fodd y cymmer efe ofal dros eglwys Dduw ? 
Rhaid hefyd i bob mam gadw llywodraeth ar ei phlant, onide ni 
ddichon iddi gael rfcan yn y deyrnas ; canys oni all hi lywod- 
raethu ei hoiddo, pa fodd y gall deyrnasu? Am hyny, os y wraig 
a lywodraetha y gwr, a’r plant a lywodraetha eu rhieni, hwy a 
ddemnir oll, ac nid oes gwaredigaeth. Rhaid hefyd fod gan ▼ 
Llywydd lywodraeth ar y swyddogion o dan ei ofal, fel y gallo 
ddweyd wrth un, Dos, aG efe a â, ac wrth arall, Tyred, ac efe a 
ddaw, ac wrth arall, Gwna hyn, ac efe a’i gwna; onide, ni 
achubir ef nahwythau. 

Nid gweddus i Lywydd feddwl ei bun yn well pregethwr nâ 
neb arall, canys nid i bregethu y gosodwyd ef, ond i lywyddu ; 
am byny, peth rhyfedd fyddai gweled goruchwyliwr yn gwneyd y 
cwbl ei hun, a’r holl weithwyr yn sefyll i edrych arno, Nid 
mewn cyrddau cyhoeddus mae y Llywydd i’w adnabod, ond yn y 
cynghor ; canys yno y mae ef fel cadeirydd i gadw trefn, ac fel 
barnwr yn penderfynu achosion pwysig, ac fel goruchwyliwr yn 
anfon pob gwas at ei waith ei hun. Dylai y Llywydd gael 
clywed gan yr holl swyddogion pa beth y maent yn ei ddysgu i’r 
Saiut, a pha bryd y mae pob un yu ymweled â’r rhai sydd o 



ÜDGOHN SBÍON. 


142 


dan ei ofal, canys y mae trefn briodol i wneyd yr holl bethan 
hyn hefyd. 

Yn ail, cynghorwyr y Llywydd : y rhai hyn sydd i chwilio 
i mewn i bob achos, megys holi y rhai fyddo yn dwyn cyhuddiad 
i gynghor, &c., fel y byddo y cyhuddiedig yn cael cyfiawnder, ac 
na wneler dim yn fyrbwyll neu bleidiol ; y cynghorwyr hefyd 
sydd i ddysgu y swyddogion pa fodd i wneyd eu gwahanol 
awyddi. Öwelwch mai y Tad yw Llywydd, holl waith ein 
hiachawdwriaeth, ond y Mab yw ei Gynghorwr Rhyfeddol, ac efe 
aydd wedi dysgu i ni gadw pob peth. Yr Ysbryd Glân hefyd 
sydd yn cymmeryd o eiddo y Mab ac yn ei fynegi i ni(Esay ix, 6 ; 
Ioan xvi, 15). Am hyny, pan fyddo cynghorwyr dan Ysbryd 
eu swyddi, gallant ddysgu yr henuriaid pa fodd i ymweled â’r 
Sdînt liob mis yn ddiffael, a dysgu iddynt pa beth yw doniau yr 
Ysbryd Glân, fel y gallo Saint ieuaino adnabod ei effeithiau ; a 
dyna pa fodd y gall yr henuriaid wybod o ba ysbryd mae pob 
aelod, canys mae y ddawn o wahaniaeth ysbrydoedd yn dangos y 
gwahaniaeth rhwng gwaith Duw a gwaith dynion. Profwch yr 
ysbrydion ai o Dduw y maent; ond yr henuriaid sydd yn 
esgeuluso y pethau hyn, nis gallant weled gogoniant eu gal- 
weJigaeth ; a’r hwn nid yw yn dysgu ei wers ei hun, ni ddichon 
iddo sefyll. 

Yn drydydd, ysgrifenydd y Gangen, Gwaith hwn yw cadw 
cofnodau cywir o bob peth,megys pob un a fedyddir, a dderbynir 
trwy lythyr, pob plentyn a fendithir, &c. ; befyd, ymadawiad 
pob un, neu farwolaeth, neu doriad allan. Er mor eglur yw y 
pethau hyn, mae rhai yn esgeulus, heb gadw cof am danynt. 
Mae eisieu hefyd fod yn ofalus gyda chofnodau y cynghor, na 
byddo pethau pwysig heb eu hysgrifenu yn ddealladwy, ac na 
byddo dim yn cael eu basio yno, ac heb ei roddi mewn gweithred- 
iad wedi hyny. Hefyd, rhaid ysgrifenu ar lyfr priodol i hyny 
hanes pob cyfarfod a fydd y Saint yn ei gynnal, pa un bynag ai 
gweddio ai tystioUethu ; nid beth a ddy wedodd pob un, ond nodl 
pa fath gyfarfod oedd ef ; ac os dysgwyd rhywbeth neillduol, nodi 
pa beth oedd, ac nid pa fodd y dysgwyd, megys, “ Dysgodd y Llyw- 
ydd i’r Offeiriaid bregetbu — y Dysgawdwyr i borthu’r Saint — y 
Diaconiaid i ofalu am y casgliadau — yr aelodau i lanhau eu 
hunain, ac i ddyfod i*r cyfarfodydd.” Dylai pob aelod hefyd gadw 
cof-Iyfr iddo ei hun am y petbau mwyaf hynod yn ei íywyd, a’r 



142 


DDGORN SEION. 


lle y ganwyd ef, a pha bryd, pa le a pha hryd y priodwyd ei 
rieni, a pha ie a pha bryd y claddwyd ei henaíiaid. Os ydyw 
pethau fel byn yn anghenrheidiol yn ©1 cyfraith Lloegr wrth 
dderbyn etifeddiaeth, pa faint mwy yn mysg llwythau Israel ? 
Yr hwn ni wna liyn, bydd edifar ganddo. 

Yn bedwerydd, 11 y fr-ddosparthwr y gangen. Mae ef i ym- 
gynghori à’r Lìywydd pa lyfrau sydd eisieu, ac i ofafu na byddo 
neb vn galw ara lyfrau heb eu derbyn, na’u derbyn heb dalu ara 
danynt; canys nid dyled i’r cyhoeddwr yw arian y llyfrau, ond 
djled i’r Eglwys; ara hyny, pwy bynag a wna dwyll yn yr 
arian hyn, ni ddianc yn ddi gosp, am ei fod yn yspeilio Dow yn 
y pethau a drefnodd er adeiladu ei deyrnas. Ac nid oes cyro- 
maint â llyfr i lynu wrth ddwylaw neb, nac i’w roddi yn anrheg 
i neb, heb i'r liwn a’i rhoddo ofalu ain daìu am dano; a phwy 
bynag a wario arian y llyfrau at rywbeth arall, a gospir, ac ni all 
gael raaddeuant nes gwneyd iawn i’r eglwys ara hyny. Os bvdd 
llyfrau er law, gwell i’r aelodau eu prynu, pe bai ond gwerth 
swllt hob un, a’i gwerthu i’w cyramydogion a’u cydnabod. A 
bydded bendith Duw Dad Holl-gyfoethog ar bob Sant ffyddlawn. 
Amen. R. Evaks. 


LLYTHYll O DDINAS Y LLYN HALEN FAWll AT 
OLYGYDD YR “ UDGORN.” 

Dinas y TJ\jn Halen Fairr , lonawr 31, 1852. 

Anwyl Frawd Davis, — Gyda liyfrydwch a phleser yr ydwyf 
yn ysgrifenu atoch y waith hon etto o'r gorllewin pell, gan 
obeithio y cyrhaedda y papyryn bwn cliwi yn ddiogel, a’clì cael 
yn mwynhau iechyd a llwyddiant tymmorol ac ysbrydol, yr byn 
yw dyrauniad eich hen gyfaill. Daw i’m cof yn aral ara yr 
amser gynt yn Llanybydder, pan oeddera yn fabanod bychain 
newydd ein geni i gorlan y Bugail da. Mawr y llawenydd 
oeddera yn ei deimlo y pryd hyny,pan nad oeJd ond pedwar o 
honora yn cyunal ein cyfarfodydd yn fy hen annedd (Glantren- 
fawr), acyu gofyn am bethau raawr gan ein tirion Dad ; a rawy 
ein llawenydd pan fyddera yn cael atebiad o’r hyu a fyddera yn 
ei ofyn ganddo, a’n bod hefyd yn gwybod ar y pryd fod ein 
cyrnroydogion agosaf, a’n perthynasau a garem mor anwyl. ya 



TDGORN SEION. 


143 


amddifad o’r gwirioneddau hyny ag oeddem ni eisoes wedi dyfod 
yn wybodus o honynt. 

Nid hir y buom yno cyn i amryw yn ychwaneg i lestio dan 
yr un faner â ninnau. Cwynai auuryw o'n cymmydogion ni y 
pryd hyny fod yr hen Gadben Jones (fel y dywedent), wedi ein 
twyllo, a’n bod wedi addaw yr o 1 1 a feddem iddo, &c., yr hyn ni 
allaseut hwy na neb arall brofi fnd un gair o hyny yn wir hyd 
y dydd hwn. Yn yr amser hyny daeth amryw o i'rodyr ffydd- 
lawn heibio i ni, sef y brodyr Abel Kvans a Thoraas Harries, ac 
ereill, pa rai a wnaethant ddaiooi mawr i ni trwy eu cynghorion 
gwertlifawr, a’r profiad mwy na ni ag oeddynt wedi gael yn 
Eglwys lesu Grist. Pan yn y sefyllfa hyny, ac yn cynnyddu 
yn raddoJ, cyuddeiriogai tad y celwydd a’i blant wrthym yn 
ddirfawr, hyd nes yr aethora yn nod a gwawd rhai parchedigion 
cyfagos; ond yr oll a weithiodd allan er daion; i ni. Cofus 
genych am y llythyr hwnw a gefais oddiwrth Capt. D. S. Davies, 
Dolau, gan fy mygwtii mor enbyd o herwydd y grefydd a broffes- 
wn, gan alw y Seintiau, druain, “ The damnednight deepers that 
leadeth the people away down to hell;” ond gwelodd yr Arglwydd 
yn dda i’n bendithio yn gyferbyniol i’r erlidigaelh a ddyoddefas- 
om. Byddai yn rliy faith i mi yn awr grybwyll am Dauiei 
Ddall gynt, ac erlidwyr creulawu ereill, canys gwn y cant oll 
gyfiáwnder yn y dydd a ddaw, pan y bydd dirgelion pob calon yn 
cael eu chwilio. 

Esgusodwch fi, anwyl frawd, am ysgrifenn yr byn ag oeddeeh 
yn ei wybod yn flaenorol ; mae yn bleser genyf i ysgrifenu a 
chofio am yr amser gynt. 

Yn awr, auturiaf i roddi ychydig o’n hanes yma i chwi. 
Daeth amryw o genedi y Cymry yma yr hydref diweddaf, a’r oli 
o honynt yn mwynliau iechyd rhagorol. Y'n mhen ychydig wedi 
eu dyfodiad yma, cefais yr anrhydedd o fedyddio tua deunaw 
honynt yr un diwrnod; cawsant eu cadarubau yn fy nhŷ fy 
hun ; wedi eu bedyddio, tywalltodd yr Arglwydd ei Ysbryd 
arnynt yn lielaeth, ac arnom nii.nau wrth weinyddu mewn modd 
neillduol. Nid rhyfedd ein bod yn teimlo mor dda, oblegid 
cariad a llawenydd a drygai yn mhob calon. Mae yr ordinhad o 
fedydd yn anghenrheidiol i bawb o’r Saint i ufjddhau iddi ar ol 
y deuant yma. Ilhoddodd ein parchus Jywydd Brigham Youug 
a’i gynghorwyr, a’r deuddeg, ufydd-dod i’r ordinbad uchod pan y 



341 


UDGORN SEION. 


\laethant yma, gan adnewyddu eu cyfammod i’r Arglwydd i /yw 
yn ffyddlawn,&c. Y mae pob peth yn myned yn yblaen yma 
yn dda ; ystordy yr Arglwydd yn cael ei lanw yn gyflym ; 
dysgwyliwn am fwy-fwy o fendithion yn barhaus, o herwydd y 
mae yr addewid o'n tu. Dywedodd yr Arglwydd trwy y pro- 
phwyd, “ Onid agoraf i chwi ffenestri y nefoedd, a thywallt i chwi 
fendith, fel na bo digon o le i’w derbyn ?’’ Maelluoedd o’r Saint 
yn y flwyddyn a aeth heibio wedi cael eu cynnysgaeth'ad, ac yr 
ydys yn parhau i’w roddi etto y flwyddyn hon. Cafodd amryw 
o’r Cymry y fraint oruchel o’i gael hefyd. Dywedaf wrthych, 
frawd Davis, mai gwyn eu byd y rhai gostyngedig a ffyddlawn (a 
ilwyr gredaf eich bod chwi yn un o’r cyfryw), canys bendithion 
]4wer sydd ar eu cyfer nad ydynt wedi eu cael hyd yn hyn. 
Nid ydwyf yn feddiannol ar eiriau nac ymadrodd i ddesgrifio 
ardderchogrwydd, gogoniant, a doethineb y drefn santaidd a 
osododd fy Meistr, fy Nhad daionus, er dwyn ei blant i gael 
etifeddu bywyd tragywyddol, Y mae amryw o dai mawrion wedi 
cael eu hadeiladu yma yn y flwyddyn a aeth heibio gan yr 
Eglwys, ac yr ydys yn awr yn parotoi er gwneuthur muriau 
mawrion o amgylch y Temple Block- } buan yn ddiau y gwelir 
yma deml ardderchog, yr hon ni welwyd ei bath yn yr oruchwyl- 
iaeth hon, os parha y gaint mor ffyddlawn ag y maent yn 
bresennol. Y mae eu diwydrwydd a’u ffyddlondeb, a’u llwydd- 
iant, yn destun syndod gan y byd, ac nis gwyddant yn iawn pa 
beth i ddweyd nac i feddwl am danom ; ond addefant fod rhyw- 
beth rhyfedd yn bod. O, na fyddent ddoethion, na ddeallent fod 
ìlaw anweledig yr Arglwydd yn diogelu ac yn cynnal ei blant yn 
feunyddiol, er iddo oddef i elynion y Saint eu herlid o fan i fan, 
o ddinas i ddinas, hyd nes darfu iddynt o’r diwedd eu herlid i’r 
anialwcb, tua mil o filltiroedd oddiwrth bob sefydliad o bobl 
wynion. Hyn sydd dda ein bod mor beli oddiwrthynt; cawn 
lonydd yma i addoli ein Duw, “ heb neb i’n haflonyddu, na’n 
dychrynu,” canys mae mobs Missouri ac Illinois yn rhy bell. Ni 
chlywn yn y ddinas dawel hon y cableddau creulawn, 6ef twyll- 
wyr, Sataniaid, a gau-brophwydi, &c., &c. O mor hyfryd yw 
trigo o frodyr ynghyd, yn mhell oddiwrth Phariseaid a rhagritb- 
wyr yr oes hon ; ond er mor belled yr ydym, daw amryw o’r 
Cenedloedd heibio i ni, pa rai sydd yn glaf o’r clefyd melyn. 
Maent yu awyddus i ymgasglu at eu duw aur sydd yn California 



UDGORN SEION. 


145 


Isaf; nid arosaut yma ond ychydig. Paham ? Oblegid teyrnasa 
Ysbryd y Duw byw yma ; canys ofn, arswyd, a dychryn sydd ar 
bechaduriaid yn Seion. Etto, bedyddiwn ambell un o’r rbaî 
gonest eu calon o waed Ephraim sydd yn dyfod yma yn eu mysg. 
Llawenha a gorfoledda y cyfryw gyda ni yn iachawdwriaeth ein 
Duw. Pa bryd y caf eich gweled yraa, anwyl frawd ? Diau y 
dymunech fod yn llygad y ffynnon fawr o oleuni a gwybodaeth, 
yr hon sydd â’i ffrydiau grisialaidd yn rayned yn gytiym i 
hedwar cwr y ddaear ; ond etto, efallai fod dyledswydd yn eich 
galw i aros yna am ycbydig; os felly, ni chollwch ddim, ond y 
mae yn golled i’r rhai a wrt'hodant ddyfod yma pan y bydd y 
ffordd yn rhydd iddynt ddyfod. 

Mor felys yw gwrandaw cynghorion ein ilywydd Brigham a’i 
gynghorwyr, ynghyd â’r deuddeg yn eu tro : dangosant mor 
eglur ein dyledswyddau yn yr Eglwys hon, a’r wobr fawr sydd 
o’u cadw. Pa beth yw doethineb Colegau y byd raewn perthynas 
i Dduw Dad, a’i Fab Iesu Grist, a nerthol weithrediadau yr 
Ysbryd Glân ? Atebaf, dim ; canys eu doethineb sydd anianol, 
daearol, canys nid ydynt yn synied y pethau sydd oddi uchod ; 
gwrthwynebant ddoethineb dwyfol, a gallu Duŵ yn ein hoes ni, 
fel ag y gwnaethant yn rahob oes i pan y byddai yr offeiriadaeth 
ar y ddaear. 

Mae yn rhaid terfynu; ac os gwelwch y llythyr hwn yn 
deilwng o ymddangos yn eich Udgorn, y mae at eich ewyllys ; 
ac os ymddangosa yn yr Udgorn, dywedaf etto wrth y rbai a’i 
darllena o’r Saint, Ffowch, ffowch i Seion, yn ol cvnghor gweis- 
ion Duw, y llywyddiaeth yn Nghymru. Dyraunwn yn fawr gael 
clywed oddiwrth fy mherthynasau, fy Nhad, a Dafydd fy mrawd, 
a’m chwaer Sarah, os nad ydynt wedi cychwyn tuag yma. Dyra- 
unaf ar deulu Cefncrwth, Mydrira, anfon Uythyr tuag ataf; 
carwn yn fawr eu gweled yraa, a gobeithiaf fod yr hyn a ddywed. 
ais wrthynt yn aros yn eu cof. Dyraunaf ar fy raara-yn-nghyf. 
raith i anfon ataf yn fynych. Mae fy ngwraig yn cyduno â mi, 
ynghyd â’r 'brawd Benjamin Jones, Sadler a Richard Jones, i’n 
cofio atoch chwi â’r brawd Thoraas Harries yn fawr. 

Ffarwel am ychydig, anwyl frawd. 

Eich gostyngedig was, 

Thomas Jeremt, 



146 


UDGORN SEION. 


YSBRYD GAU. 

Mae yr ArglwycUì, trwy ei brophwyd Josepb Smith, wedi dywedyd 
fod llawer o ysbrydion gau wedi myned allan ar hyd y ddaear, 
gan dwyllo y bvd ; ac felly yn union y mae. Ymddengys mai 
un o’r pethau mwyaf anhawdd o bob peth, yw i’r byd lefaru y 
gwirionedd yngbylch gwaith mawr a rhyfeddol Duw, a’i weision. 
Os â rhywun i wrandaw ar ein Henuriaid yn pregethu neu 
areithio, ymddengys braidd yn anmhosibl iddo ddychwelyd at ei 
gyfeillion, a rlioddi iddynt adroddiad cy wir o’r hyn a glywodd. Os 
traetha y bobl bethau er eìn niwed, maent yn ddieithriad yn 
saethn dros y nod. Os bydd rhyw ychydig yn llefaru yn flfafriol 
am danoin, yn fynych canmolant ni hyd yr wybrenau. Gyd- 
bwvsedd gwirioneddol yw y pwynt diweddaf a gyrhaeddir. Mae 
rhifyn diweddar o gylioeddiad cyfrifol yn ein hysbysu fod “ Pobl- 
ogaeth Formonaidcl Tiriogaeth Utah yn cael ei chyfrif yn gred- 
adwy yn 300,000.” 

Nis gwyddom ni trwy ba awdurdod y mae'r cyhoeddiad hwn yn 
cael ei “ gyfrif credadwy,” eithr credwn yn ddiau ei fod yn mhell 
iawn oddiwrth y gwirionedd. Gwnai y newydd hon ein harwain 
i feddwl fod Saint y Dyddiau Diweddaf o bob cenedl ar y ddaear 
wedi cyd-ymarllwys ar unwaith i Diriogaeth Utah ; neu, fod 
Joseph Walker, yr enwog benaith Indiaidd, wedi llwyddo gyda’r 
llwythau lliosog o’i frodyr cochion i ymuno a chydgymdeithasu 
â’r Saint. Yr ydym, pa fodd bynag, yn sicr o un peth, er cym- 
maint y dirmygir hwynt, y bydd raid i’r byd edrych trwy y 
“ Spectacles Mormonaidd,” cyn y cânt allan y Gwir diledritli. — 
Gol. y Star. 


EISTEDDFOD Y SAINT. 

Cynhaliwyd Eisteddfod areithio, adrodd, a chanu, ar y 26ain o 
Ebrill, yn Merthyr-Tydíil, tuag at dalu dyledion y Gynnadledd; 
a llywyddwyd ar yr achlysur gan y brawd Dewi Elfed Joues. 
Treùliwyd y cyfarfod mewn dull pleserus, ac er boddlonrwydd 
cyflfredinol. Yn mhlith pethau ereill a gymmerodd le yn yr 
Eisteddfod hon, gallwn nodi i ni gael yr anrhydedd o anrhegu y 
Llywydd Phillips â chopi hardd o Lyfr Mormon yn yr Iaith 
Gymraeg, yr hyn a eflfeithiodd yn ddwys ar bawb o’r presennol- 
ion. Mae yn (ídiau y cofir yr olygfa yn hir. Ni lefarasom ar yr 
achlysur ond iaith ddifyfyr ein calon, vr hon bob amser a dreidd- 
ia yn rahell; a’r parchus Lywydd Phillips a’n hatebodd mewn 
modd cyffelyb. Hoff oedd gan bob un o honom gydio yn y Uyfr 
rhagorol hwn, dan ystyriaeth ein bod wedi cael y fraint o fod yn 
offerynau gan yr Arglwydd i’w ddwyn allan i genedl y Cymry. 
Ar ol i’n brawd Pbillips eistedd, cyfododd y brawd R. Evans y 
Glan Conwy, i adrodd y pennillion canlynol 



UDGORN SEION. 


147 


Gorfoledd gwir felys, cyhoeddus a haeddol, 

A gafwyd yn weddus a gwir adnewyddol ; 

Cafwyd y trysor fu’n nghudd yn Curaorra, 

]\íae wedi ei gyfieithu i iaith meibion Gwalia. 

Clod fo i Dduw am ddangos y trysor, 

Ac am roddi cenad i’r gist gael ei hagor; 

A chofir y llafur fu wrth ei gyfieithu, 

Yn mhlith y gorchestion a wnaethwyd yn Nghymru. 

Trwy lafttr a phoenau y gwaith a orphenwyd, 

Yn anrheg i’r Llywydd, wr dedwydd, fe’i rhoddwyd ; 
Hir oes i’r Cyfieithydd, a'r Llywydd i’n llywio, 

A chlod am y llyfr yn nhafodiaith y Cyraro. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cyfraith gyffredin yn Utah. — “Y dyn a hudo wraig ei 
gyraniydog a raid farw, a’i pherthynas agosaf hi sydd raid ei ladd 
ef.” Felly y mae’r Saint yn bwrw drygioni aîlan o’u raysg. — Star. 

Y “ Star.’’ — Mewn Cynnadledd Gyffredinol Neillduol, a gyn- 
naliwyd yn ddiweddar yn Llundain, penderfynwyd fod y “ Mil- 
lennial Star’’ i ddyfod allan bob wythnos o liyn allan, yn yr un 
raaintioli ac ara yr un bris ag o’r blaen. Mae hyn etto yn arwydd 
arall o lwyddiant Mormoniaeth. Argreffir dros dair mil ar hugain 
e’r cyhoeddiad gwerthfawr hwn yn wythnosol, yr hyn a efifeithia 
yn ryraus i ddryllio teyrnas y gelyn a dyrchafu enw Crist. 

Amddiffyniad y Mormoniaid. — Dywed goliebydd yn Phila- 
delphia o eiddo y Manchester Eiaminer : — “ Yr wyf wedi sylwi ar 
hanesion tra anghywir a gorwag am derfysg y Morraoniaid yn y 
Llyn Halen, a’u haufoddlonrwydd tuag at y llywodraeth gyfun- 
dodol,&c. Mae llawer o’r hyn a grybwyllir yn gyfeiliornus a 
gormodol, ac yn tueddu yn anmhriodol i daflu sarhad annheil- 
wng ar y gymdeithas dwylledig a chatn- arweiniedig, eithr diwyd, 
cynnil a llwyddiannus hono ; canys y rnae wedi ei ddangos yn 
egìur trwy hysbysiaeíh ddiweddarach, a thrwy gael clywed dwy 
ochr y ddadl, fod y barr.wyr a’r swyddogion ereill a ddanfonwyd 
allan gan y llywodraeth yn Washington, wedi ymddwyn mewn 
dull fifroen-uchel ac anaddas, ac i’w beio yn fwy nâ’r Mormoniaid. 
Y raae tu hwut i ddadl fod y Morraoniaid wedi bod yn dra 
^wyddiannus, ac ar y cyfan yn foddlongar a dedwydd, yn ea 
sefydliad newydd, a bod eu rhifedi yn cynnyddu yn gyflym.’’— • 
Liverpool Journal. 

MaE yr ysgrif i reoleiddio cyflogau Swyddogion Tiriogaethol 
wedi ei engrossiu yn Senedd yr îjnol Daleithiau y ddoe (MawrtU 
23). ]\Iae yr Ysgrif yn diddymu y Weithred i rwystro y swydd- 
ogion i godi eu cyflogau pan y byddont yraaith oddiwrtb eu gor- 



148 


UDGORN SEION. 


safoedd dros drugain diwrnod; eithr y mae yn gofyn fod yn 
rhaid i’w habsennoldeb, o hyn allan, gael ei gyrameradwyo gan y 
JLlywydd. Tebygol fod y mesur hwo wedi ei fwriadu er mwyn y 
honeddwyr hyny y rhai a welsant yn ddoeth, er eu llea personol 
eu hunain, i adael Utah yn ddisymmwth . — New Yorh Herald . 

Llyfr Mormon yn yr Italaeg. — Yr ydym newydd weled 
cyfrol o Lyfr Mormon yn y îaith uchod, wedi ei gyfieithu a’i 
gyhoeddi dan arolygiaeth yr Henuriad Lorenzo Snow. Mae yn 
Ilawen genym i weled y llyfr hwn yn dyfod allau mewn gwahanol 
ieithoedd. 

J. Taylor. — Darfu i’r Henuriad John Taylor a’i gwmpeini 
gyrhaedd Halifax, Nova Scotia, ar y 17eg o Fawrth, oll yn iach 
ac mewn ysbrydoedd da. 

Congress. — Mae y “ New York Herald” yn rhoddi hanes am 
ddau o aelodau y Congress yn ymladd â’u gilydd yn y tý, o 
herwydd y dywedai un o honyr.t fod y llall yn dweyd celwydd. 
lîu yno gryn fwstwr, ond ymddengys i’r ddau ofyn maddeuant, yr 
hyn a ganiatawyd iddynt. 

Mae llythyron wedi cael eu derbyn oddiwrth yr Henuriaid 
Eliezer Edwards, Henry Evans, ac ereill, yn hysbysu eu bod 
wedi cyrhaedd New Orleans, ac wedi cael mordaith dra chysurus. 

Cymmanfaoedd y Gogledd. — Cynnelir Cymmanfa Sir 
Eflint ar y 16eg o Fai ; Sir Ddinbych, ar y 23ain; Dyffryn 
Conwy, ar v 30ain; Sir Fôn, ar y 6fed o Fehetìn: a Sir Feirion- 
ydd, ar y 13eg. 


Taliadau o Ebrtll 14 hyd Mai ô. — Sir Fynwy, £4; Sir 
Frycheiniog, £1 lls; Sir Aberteifi, £1 ; Sir Benfro, 12s; Mor- 
gatiwg Orllewiuol, £6 ; Sir Ffiint, £1 ; Sir Fon, 12s; Dyffryn 
Conwy, £1 12s 6c ; Sir Ddinbych, £6 Os 7£c; Llanilltyd, £2 (Ss 
8c; Pontytypridd, £2 lls; Llanfabon, £2 7s 7c; Cwmbach, 
£1 lls; Penaulwyn, £l 8s 6c ; Twynyrodyn, £1 I7s 3^c ; 
Llandaff, 9s 8c ; Gostwng, 3s 9c ; Eglwysnewydd, £ì 1 7s 7o ; 
Aberdar, £2 12s 3c; Aberaman, £2; Dowlais, £1 8s 0|c ; Hir- 
waen,£2 4s 9§c; Cwranedd, £1 ; Ryraui,£3; Georgetown, £1 5s 
6c; Merthyr, £4 3s 5§c; Pendaren, 16s; Gwernllwyn, £4 lls; 
Ffynnon-Tydfil, £2 Os 2c; Troedyrhiw, 6s 3c. — Cyfanswra, 
£62 8s 7£c. 

Os oes gan rywun y rhifynau 2, 7, a 9 oY st Ath. a Chyf.’’ 
ar wertb. noft’em eu prynu i mewn ; hefyd y rhifyn 14 o’r “Udgorn” 
am 1851. Y mae eisieu hefyd y rhifynau 7,8, a 28 o Brophwyd 
y Jubili ; a phwy bynag a allo eu hebgor, rhoddwn brisiau llawn 
am danynt. 

sgÇpT Anfoner pob gohebiaethau, eirchion, a thaliadau am 
lyfrau, i John Davis y Printer , Johns Street , Georgetown , Merthyr. 


J. DATIS, ABGRAFFYDD, MERTHYR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

WBO 

<&rtnt y> c#antt. 


Rhif. 10.] MAI 15, 1852. [Cyf. IV. 


COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 

I'rf Awdurdodau Cynnadleddau Prydeinìg Bglwys Iesu Gríst o 
Saint y Dyddiau Diweddaf. 

[Parhad o dud. 136.] 

Canodd y gynnulleidfa y bummed Hymn,“Great is the Lord,’’ 
&c; ac ar ol byny, y Llywydd Richards a draddododd yr An- 
erchiad canlynol 

Teimlwyf yn ddedwydd i weled nifer mor lliosog o Lywyddion 
y Cynnadleddau, a phrif awdurdodau yr Eglwys yn y gwledydd 
hyn, yn bresennol gyda ni, fel y galluoger ni i ddyfod i ddealltwr- 
iaetb bendant a cbywir o sefyllfa yr Eglwysi. Fy nyben neillduol 
o alw y cyfarfod hwn yw tynn allau eich meddyliau, ac yr wyf 
yn addaw y bydd i chwi deimlo, cyn yr ymadewch, fod genych 
gyfeillion, a bod eich cyfeillion yma yn y cyfarfod hwn. Os bydd 
rhywrai o'r brodyr yn teimlo i wahaniaethu oddiwrthyf fi, neu 
os bydd gan rywrai o’m brodyr awgrymiadau ar ryw ochr i’r 
materioD a ddeuant o’n blaen, mae yn rhaid iddynt lefaru allan, 
canys gallant ei wneuthur yma. Os gallwn gael gwared o’n han- 
mherffeithderau a bod yn unol yn mhob peth, ni a gawn ein 
hadnewyddu yn fawr trwy ein hymgynnulliad ynghyd. 

Cymmeraf y cyfleusdra yn awr o osod o’ch blaen chwi y 
materion cyffredinol ag ydynt i gael eu hystyried yn yetod y 
Cynghor hwn. Y mae dwy neu dair o Gynnsdleddau heb Lyw- 
yddion, ac mi a ymdrechaf, cyn y terfynwn, i gael gafael yn rhai 
10 



150 


UDGORN SEION. 


o’r dynion goreu yn y deyrnas i lywyddu drostynt. Mae rhai 0' 
honoch wedi bod yn gofyn i mi atn Henuriaid Teithiol, dyma 
y cyfleusdra goreu i wneuthur yn hysbys eich meddyliau mewn 
perthynas i’r pethau hyn ; a pha beth bynag a gytunwn ni yu 
ei gylch, a fydd yn foddhaol yn ngolwg Duw. 

Peth pwysig iawn arall a ddaw o’n blaen, yw apwyntiad fy 
olynydd i Lywyddiaeth yr Eglwysi yn yr ynysoedd hyn, ac yr 
wyf yn dymuno arnoch, frodyr, i ymarfer eich hawl o hysbysu 
eich teimladau ynghylch y pwnc tra phwysig hwn. 

Yr ydym hefyd eisieu gwybod os oes rhyw nifer o frodyr a 
allant reoleiddio eu hunain yn gwmpeini er myned i’r Dyffryn, a 
dechreu gweithio Haiarn. 

Rhaid i ni hefyd gymmeryd dan sylw y priodoldeb a’r anglien- 
rheidrwydd o helaethu y u Star V* Mae hyn yn bwnc o’r pwys 
mwyaf i chwi ac i’r Eglwysi Prydeinig. Mae bywyd y Pro- 
phwyd Joseph yn dyfod allan yn y il Deseret Neics .” Mae genym 
gyflawnder o hono yn y swyddfa yn Liverpool, ac y mae yr 
Henuriad Willard Richards wedi addaw rhoddi i ni ddarnau 
parhaol ar y testun hwn, ac yr wyf fi o’r farn y bydd yn gym- 
meradwy iawn gan y Saint yn gyffredinol; ac os na fydd i ni 
helaethu y Star, ni fyddwn yn alluog i’w gyhoeddi. Eithr nid 
oeddwn yn teimlo i helaethu tudalenau y papur, ond yn lle rhoddi 
un llen yn mhob rbifyn, meddyliwn gyhoeddi llen a hanner ; ac 
am hyny, yr wyf yn enwi y peth yma er eich ystyriaeth chwi, a 
dyma y lle, frodyr, i chwi ddweyd eich meddwl yn rhydd ynghylch 
y pwnc hwn, a pliob un arall a ddaw o dan eich hystyriaeth : 
gan hyny, llefarwch yn eofn ar y pwnc hwn pan ddeuwn ato, 
fel y gallom gael allan pa beth a darawa yr holl Gynnadleddau 
yn gyffredinol. 

Peth arall ydyw hyn, yn ystod ein heisteddiad ymdrechaf gael 
pob Llywydd a phob Bugail i gynnrychioli sefyllfa ac argoelion 
eu gwahanol faesydd llafur, nid yn unig gyda golwg ar waith 
yr Arglwydd, eithr gwaith y diafol hefyd, fel y byddom barod 
i sefyll yn erbyn pob peth a ddaw i wrthwynebu gwaith Duw. 
A phan y gelwir arnoch i wneuthur hyn, dymunaf arnoch i fod 
mor fyr ag y bo posibl, ac etto teimlo y gellwch ei wneuthur yn 
mawredd a nerth eich galwedigaeth. 

Ac i’r dyben i bob busnes perthynol i’r Cynghor hwn gael ei 
ddwyn yn mlaen yn y dull mwyaf adeiladol, mi a gaf alw ar yí 



ÜDGORN SEION. 


IÒÌ 


’SCenurìad Erastus Snow i daflu mewn ei dd-oethiueb ai wybod- 
aeth ef, fel y bendithier ni yn helaethach ; hefyd, yr Henuriad 
Levi Richards, yr hwn sydd wedi bod yn teithio yn eich wysg 
íel Cynghorwr i’r Llywyddiaeth ; a’m brawd Samuel, yr hwn a 
fu gyda mi yn y swyddfa yn ddiweddar, i gynnorthwyo yn fwy 
neillduol yn ngwaith y dydd hwn. 

Y mae peth arall, frodyr, i gael ei ddwyn ger eich bron, ac er 
mwyn yr hyn y gelwais chwi ynghyd, Pan oedd y Brawd 
Joseph yn fyw, arferai ymostwng i’w frodyr, a dywedyd, “ A 
ydych chwi yn teimlo fod fy ffordd i yn iawn, a’m bod i yr hyn 
a ddylwn fod.’* Wel, frodyr, yr wyf yu teiralo i glywed eich 
meddwl-, a chael gweled os ydych chwithau yn cael eich boddloni 
yuof fi, ac yn yr yrfa a gymraerais yn ystod fy Llywydd- 
iaeth yn yr Ynysoedd Prydeinig, canys chwychwi yw y dynion, 
mewn cyssylltiad â’m Cynghorwyr, i ymbalfalu ar fy ol,i adwaen 
fy ngyrfa, ac i ddweyd yr hyn a wir deimlwch yn ei chylch. Er 
nad oedd y brawd Joseph dan un rwymedigaeth i’r bobl, oblegid 
Duw, ac nid liwynt hwy, ddarfu ei benodi ef, eithr pan yr oedd 
ef yn cael eu hymddiried, teimlai fod ei frodyr yn ei gynnal; ac 
os gallaf fi deimlo hyn, mi a gaf fyned i Seion gan orfoleddu 
gerbron yr Arglwydd. Ac os bydd rhai o honocb yn gwahan- 
iaethu oddiwrthyf yn eich golygiadao, gwnewcli y gwahaniaeth 
hwnw yn hysbys, a chaiff eich teimladau a’ch golygiadau eu 
parchu yn fy mynwes i, megys y byddai yr eiddof fi yn eich 
mynwesau chwithau. Ac yr wyf yn teimlo i weddio ar fod 
bendithion yr Arglwydd gyda ni tra fyddom yma. Ac os ydych 
yn dymuno cael bara a ywin wedi eu dwyn i mewu, a chyd-gyf- 
ranogi, chwi a’u cewch, a nyni a lawenychwn ynghyd, ac nid awn 
ymaith hyd nes y teimlom awydd. Rhoddaf ffordd i’r brodyr i 
hysbysu eu teimladau ynghylch y pwnc. 

Dywedodd Erastus Snow — Ni amddifadaf Lywyddion y Cyn- 
nadleddau o’u rhagorfraint i gynnal y Llywydd Richards, oblegid 
y maent yn adwaen ei yrfa, a dymunant hysbysu eu teimladau 
o berthynas iddo; eithr y mae yn bleser, ac yn cynnyrchu teim- 
ladau o ^foddlonrwydd mawr i fod gydag ef, ac i glywed ei 
gynghorion a’i gyfarwyddiadau. Nid oes un dyn yn yr ystafell, 
•ag sydd yn diystyru gwag-ganmoliaeth yn fwy nâ’m hunan ; ond 
er mai y Llywydd Richards yw yr aelod ieuengaf o gorwm y 
Denddeg, etto, o’r dechreuad, yr wyf fi wedi derbyn llawer o 



ÜDGOHN SBÍON. 


ÍÓ& 

bleser a chysar oddiwrth ei gynghor, a îlarrer o Ies otTdîwrfìỳíP 
yntau. Mi a deitnlais, tra yn Denmarfe, fesur o nerth a chyi»- 
horth dan yr ystyriaeth fod y brawd Richards yn sefyll mor ago» 
ataf. Ai ewyllys y Cynghor hwn fuasai ara-lygu eu teìmladau o 
berthynas i’w ddull a’i ffyrdd ef (nid wyf yn meddwl y byddaS 
yn ddymunol gan y brawd Ricbards), mewn cynnygiad ag a gyf- 
lwynai deimladau gwirfoddol eieh calonau ? Ac os nad ydych 
yn barod yn awr, ehwi a fyddwch cyn yr ymadewch, i’w osod yre 
y duil a ddewisoch oreu. 

Yr Henuriad Jacob Öates a gyfododd ac a ddywedodd,— Mao 
fy nghalon wedi ei gwneyd i orfoleddu yn y ffordd a gyraraerwyd 
gan y Llywydd Bichards. Mae pob symudiad, mor bell ag y 
gallaf gofio, wedi bod yn ddymunol gan fy enaid. Yr wyf yn ei 
adwaen ef er ys petb amser, ac y mae ei yrfa erioed wedi bod yr 
un fath. Cefais y fraint o gycndeithasu ag ef rai blynyddoedd 
yn oi, ar genadiaeth i Dalaeth Indiana, ae mi a welais y pryá 
hwnw ei fod ef tuag i fyny ; ac er ei fod wedi fy maeddu i, etto 
yr wyf yn gorfoieddu fy mod yn agos wrth ei ochr ; a theimlwyf 
fod yr hyn ag oedd yn ddiffygioi ynddo y yn cael ei wneyd i fyny 
gan Ysbryd y Dadguddiad. * * * Teimlwyf y dylai 

rhyw frodyr gael eu penodi i wneyd cofen er ei hanrhegu îV 
Llywydd F. D. Richards, fel arwydd o’n parch a’n meddwl raawr 
am dano. Erfyniaf y bydd Ysbryd y Dadguddiad yn gorphwye 
ar y 9awl a wnelo y gofen. Amen. 

Dywedodd yr Henuriad Cyrus H. Wbeeloct, — Yr wyf yn eael 
pleser, a theimiwyf ddiolcbgarweh am y fraint o lefaru drosof fy 
hun, a’r Cynnadleddau uros ba rai yr wyf yn cael yr anrhydedd o 
lywyddu. Gan fod y Llywydd Richards yn dymuno gwybod eu 
meddyliau, credwyf na fu dyn yn Lloegr ag a gafodd fwy o deim- 
ladau y bobl, nâ Franklin D. Richards. Yr wyf yn cofto croesi 
y môr gydag ef yn yr amser sydd wedi myned heibio, ac er nad 
oedd genyf un dychymmyg am ei fod ef yn y sefyllfa hon, otto 
mi a welais ei fl'yddlondeb, a thra y meddyliai ef nad oedd un 
ilygad yn gwcled ond llygad Duw. Ac er pan y neillduwyd ef i 
gorwin y Deuddeg, yr wyf fi wedi llwyddo trwy ymlj®iu wrth ei 
gynghorion a’i gyfarwyddiadau ; ac felly y mae gyda y Cynnad- 
leddau ar ba rai yr wyf yn llywyddu; ac y mae yn foddlonrwydd 
i ini, ac iddo yntau, na chlywais i erioed wr, na gwraig, na 
phleutyn, yn offrymu gweddi heb ei enwi ef. Yr wyf wedi 


U©GORN SEIOIT, 


f i53 


«Tyw«d Hawer yn Uefara ara dano raewn gwahanol leoedd, ya 
^yhoeddus a dirgelaidd, ac y raaent oll yn arwyddo eu tristwch 
•oblegid ei fynegiad ynjaith. Y rnae efe yn ddyn ag a gefais ya 
ddwfn a goleu méwn cynglior, llym raewn cerj’dd, pan fuasai 
anghen, ac y mae wedi bod er fy lles. Yr wyf yn gweddio ar i 
íendithion dewisol y nef orphwys arno yn enw lesu Gri«t. Amen. 

Dywedodd yr Henuriad John Hyde, ieu, — Os caniatewGh i un 
tnor ieuanc â mi wneuthur ychydig o sylwadau, mi a lefaraf 
ychydig o eiriau mewn perthynas i'r pwnc hwn. Yr wŷf yn cofio 
-ara yr Henuriad Banks yn llefaru am brophwydoliaethau yr 
Henuriaid F. D. a Samuel W. Ricliards, a lefarwyd Tai blynyddaa 
yn ol yn y ddinas hon, gyda golwg ar lwyddiant dyfodol gwaith yr 
Arglwydd yn Nghynnadledd Llundain ; ac yr wyf wedi gweled 
«yâawniad y prophwydoliaethau hyny, Yr wyf wedi caru yr 
Henurîad Fratt, a phaaa wedi darllen ei draethodau, yr wyf wedi 
teimloiddo ddysgu egwyddorion -dwfn, eithr gogoneddus gwirioc- 
•edd. Ac yr wyf wedi caru F. D. Richards ; yr wyf yn teimlo, 
írodyr, iddo ef ddysgu i ni yn ymarferol egwyddorion bywyd ac 
iachawdwriaeth, u,’m teimladau i ydynt yn gyffelyb i ’f rhai a 
amlygwyd eisoes gan fy mrodyr, sef — fod yr Arglwydd wedi ein 
hendithio ni yn fawr trwy ofierynoldeb yr Henuriad Richards. 

Dywedodd yr Henuriad Jaraes Marsden, — Frodyr, yr wyf yn 
teiralo yn awyddus i hysbysu fy meddwl ar y pwnc hwn. Yr wyf 
fi yn adnabyddus â helynt yr Henuriad Richards er pan ddaeth 
gyntaf i?r wlad. Yr wyf wedi llafurio ara tìynyddau yn Nghyn- 
oadledd Lirerpool, ac yn Nghynnadledd Bradford; yr wyf wedi 
llafurio hefyd yn Scotland ; ac yn awr, yr wyf wedi teithio trwy 
öynnadledd Oundain, ac y mae yn bleser genyf i ddywedyd na 
chlywais erioed neb yn dywedyd gair yn erbyn ein hanwyl 
Lywydd, i mewn nac alian o’r Eglwys. O’m rhan fy hun,hoffwn 
i gael cofen gyfaddas, wedi ei hysgrifenu ar femrwm, neu rywbeth 
o natur destlus a pbarhaus. 

Mabwysiadodd amryw ereill yr un geiriau, ond yn unig dywed- 
ent nad allai geiriau ddangos y parch mawr ag oedd ganddynt 
tuag y Llywydd Richards; yn fyr, dyma oedd teimladau gwir- 
foddol pob calon. 

At gynnygiad yr Henuriad Gates, penderfynwyd yn unfrydol— 

t: 1. Fod y Cynghor hwn yn dangos eu cymmeradwyaeth unfryd- 
«1 o fuchedd ac ymddygiad yr Henuriad F. D. Richards, yn 



UBGORN SEION, 


154 

ystod ei Lywyddiaeth ar Eglwys lesa Grist o Saînfc y Dyd’di«ti' 
Diweddaf yn yr Ynysoedd Prydeinig, ao fel Golygydd y Millen- 
nial Star. 

“ 2. Fod yr Henuriaid Marsden, Lyon, a Hyde i gyfansoddi 
Cyfeisteddfod, i’r dyben o ysgrifenu Cofen, yn gosod allan y 
gyrameradwyaeth uchod. 

“ 3. Fod yr Henuriad John Lyon i gyfansoddi dernyn o Bryd- 
yddiaeth, i’w osod ar gofen y Llywydd Richards.” 

Cyfododd y Llywydd F. D. Richards ac a wnaelh y sylwadau 
canlynol : — Anwyl frodyr, nid oes dim ar y ddaear a allai greu 
yn fy mynwes deimladau mwy bywiog o ddiolchgarwch i Dduw,. 
na chlywed yr hyn a draethodd fy mrodyr. Yr wyf yn teimlo pan 
glywaf fy mrodyr yn cymmeradwyo fy null o weithredu, ei fod yn. 
gymmeradwy gan Dduw, ac yr wyf fìnnau yn fceimloi’w gymmer- 
adwyo hefyd. Y mae yn naturiol i mi, frodyr, gilio rhag bywyd 
cyhoeddus, ac yr wyf efallai wedi niweidio fy hun trwy rnddÈ 
ffordd i’m tueddiad naturiol i ymneillduo; canys hob amser pan 
yr wyf yn llefarn neu ysgrifenu, teimlwyf fy mod yn llefaru wrth 
rai ag ydynt wedi eu hysbrydoli gan yr Ysbryd Glân. Mae yn 
dda genyf i gael allan fod yr hyn a wnaethym yn gymraeradwy 
yn eich golwg. Gallaf yn awr fyned adref at y Llywyddiaeth 
gyda’r boddlonrwydd bwn, fod gweddiau fy rnrodyr yn y wlad 
hon droswyf; a’r Llywyddiaeth, os na ddywedant, a feddyliant* 
“ Da was, da a ffyddlawn, eistedd i lawr a gorphwys ychydig, ac 
ymgynghora gyda’th frodyr.” Caf hrvd hyny fwynbau tymmor 
byr yn awyr iachus mynyddoedd Seiori, gyda’m teulu a’m cyf- 
eillion ; eithr nid wyf yn dysgwyl bod yno yn hir; a’r Henuriad 
hwnw a feddylio am orphwys a gynhyrfir i fyny, canys yr Ar- 
glwydd a ddwg amgylchiadau i gyd gwrdd ag a’i cyffroa i fyuy - 
cany9 y mae genym waith mawr a rhyfedd i’w gyfiawni yn y 
genedlaeth hon, ac nid oes amser i fod yn ddioglyd. 

Os oes unrhyw ddaioni wedi dei lio i’r Eglwysi yn yr ynysoedd 
hyn, trwy ysbrydo-liad yr Ysbryd Glân y daeth. Nid ydyw oll i’w 
briodoli i mi ; y mae yr Henuriaid Wallace a Lev.i Richard3 
wedi bod gyda mi yn y gwaith, a nyni a fuom yn un, er yn was- 
garedig. Ar ol clywed eich geiriau o gymmeradwyaeth a llwyr 
foddlonrwydd, teimlwyf yn awr, yn fwy nag oll, y gallaf dreuHo. 
ac yradreulio dros yr Efengyl hon. 

Dywedasoch fod eiöh pobl yn caru fy nysgeidiaeth a’m Liy/- 


UDGORN SEION. 


155 


■wyddiaetb. Wel, hyn, frodyr, yw eich awdurdod a’ch hraint 
chrwi yn yr Offeiriadaeth santaidd. A chwi a gewch allan yn 
barhaus fod y teimlad a fwynheir genych chwi, yn cael ei fwyn- 
hau hefyd gan y Saint. Y mae genyf yr hyder hwn trwy yr ateb 
gwresog a roddwyd i’r galwad a wnaed ar ran y Deml, a pbethau 
ereill ag a osodais ar y Cynnadleddau. Yna gad«wch i mi osod 
gofyniad sylweddoi o’ch blaen chwi oll : O ba le yr ydych chwi 
yn cael eich anrhydedd? Oddiwrth y rhai y llywyddwch arnynt. 
Yr wyf fi yn cael yr eiddof fi oddiwrthych chwi, y rhai y llywydd- 
af arnoch ; a’r hyn sydd arnaf eisieu yw, eich bod chwi yn cael 
eich galluogi i wneuthur eich dyledswyddau, a bod yn deilwng i 
dderbyn anrhydedd a hendithion oddiwrth eich brodyr, ac allwedd- 
au a galluoedd a’r bendithion o ddyrchafiad a bywyd tragywyddol 
yn mhresennoldeb Duw; ac fel y byddwyf yn fwy effeithiol i 
iywyddu a llywodraethu mewn amser dyfodoh Mae y Saint yn 
eich caru chwi, oblegid i chwi eu caru hwy, ac i’r graddau y bydd- 
och chwi yn eu caru hwy, y carant hwythau chwi. l'elly, eich 
uniondeb a’ch purdeb gwastadol chwi ger eu hron, a acliosa 
iddynt eich caru chwi megys hwy eu hunain, a bydd yn foddion 
i’cli cyssylltu chwi yn eich gilydd mor gadarn, fel nas gall dim 
eich niweidio, eithr chwi a fyddwch megys rhaff dairpleth yr hon 
nis gellir ei thori. 

Mae hon yn egwyddor nad yw y byd wedi ei chael alian. Pe 
buasai yr egwyddor hon yn eu mysg, ni fuasai achos iddynt gadw 
byddin sefydlog er cadw heddwcb. Pan weloch ddynion yn 
rhoddi cyfreithiau er brawychu a digaloni, nid yw hyny yn cael 
ei wneyd gan yr Ysbryd na chan allu Duw. Gan hyny, frodyr, 
ceisiwch lywodraethu mewn cariad, ac yna y Saint a’ch carant. 
Ceisiwch fod yn dda, oblegid gellwch ddyfod yn fawrion etto, ac i 
sefyll mewn lleoedd ucìiel ; ac yna os na fyddwch yn dda, yr 
ydych yn sicr o syrthio. Mae yn rhaid i bob dyn sydd am ddyfod 
yn fawr yn yr Eglwys hon, i osod sylfaen gadarn, a mynu pob 
rhan wedi eu cyd gyssylltu ; ac os bydd genych sylfaen dda, bydd 
i’r gweddill o’r adeilad eistedd yn ddiysgog arni, a bydd pob 
argoel iddo sefyll; ac er y cura yr ystornr dd yn enbyd arno, 
bydd pob peth yn iawn. 

Yr wyf yn ymddyddan â dynion ag ydynt yn dysgu adeiladu 
teyrnasoedd ; eithr y mae yn rliaid i chwi ddysgu ei wneyd 
mewn dull doeth a phriodol, canys os byddwch yn ymwne>4 



1£6 CDOORM SKIO». 

& cbyramrwd nad ydjrch yn deall yn C' gylcb, ceweh allas 
yr ftgona yn y mur, a'ch adeilad a rydd ffordd, a’ch ar- 
goelion a ddar/yddant. Na cheisiwoh hyth i fod yn fawr, eithr 
i fod yn dda! Ni ymdrechais i erioed fod yn fawr, eithr mi a 
alwais laweroedd o weithian ar yr Arglwydd, pan yn unig, am 
iddo fy nghynnal yn fy ngwendid. Mae eich gweddiau ehwitha» 
wedi fy nal i fyny — eich ffydd a’chgweddiaugerbron yr Arglwydd 
a fuont o gymhorth mawr i mi. Yr wyf yn teimlo cael parhan 
i’m dal i fyny genych chwi, ac os bydd i cbwi barhau dal gafael, 
yna os cyrbaeddaf fi i fyny, myfi a’ch tynaf chwithau fyny hefyd. 
I)yma yr egwyddor ar ba un y cawn ein hachub oll, os byth y 
cawn ein hacbub, sef trwy ddal yafael yn y naill y liall : y lleiaf 
i gael ei godi i fyny gan y mwyaf. 

Ni feddyliais boreu heddy w, pan y oeisiais genych hysbysu eich 
teimladau, y buasai chwi yn gwneuthur cofen, ac nid oeddwn yn 
dymnno un ; eithr gan i chwi deimlo gweithredu fel y gwnaeth. 
ocb, rhaid ei fod yn iawn. Yr Arglwydd a’ch bcndíthio oll. 
I’elly y byddo. Amen. 

Yna y Cynghor a ollyngwyd am un awr gan yr Hecnriad 
Erastus Snow. 

(F w barhau.) 


NEWYDDION O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR. 

[illan o’r “ Millcnnial Star,” am Mai 22, IS52.] 

Yll ydym wedi derbyn copian o’r Deseret Neuis, hyd at yr 21aino 
Chwefror, ynghyd â llythyron, ac yr ydym yn gorfoleddu wrth 
glywed fod Saint Duw yn nyffrynoedd byfrydol y mynyddau yn 
llwyddo yn mbob ffordd. Mae pob math o fusnes anrhydeddns, 
mor bell ag y carir hwynt yn mlaen yno, yn dra bywiog. Yr 
oedd exp!orations, sefydliadau, adeiladau, ac amrywiol fath o 
anturiaethau, y rhai a elwid am danynt gan anghenrheidiau 
Tiriogaeth ieuanc a blodcuog Utah, yn meddiannu sylw prysur 
a bywiog y Saint. Yr oedd gwneuthuriad nwyddau gartrefol o 
hob math yn derbyn ystyriaeth tra boddhaus; rhai dosparthiadau 
yn cael eu cario yn tnlaen gyda chryn lwyddiant, tra yr oedd 
mesurau egniol meon gweithrediad neu mewn golwg mewn doa- 
parthiadau ereill, Yr oedd y brodyr yn Swydd Haiarn, ac hefyd 



UDGORN SEION. 


ÌÓ7 


yn Nyffryn Pauvan, wedi llwyddo i weithio hoelion (cul nails). 
Ynghylch hyn sylwa y Deseret News , — “ Dywedir wrthym ni fod 
deugain o*r hoelion hyn yn awr yn cael eu gwneuthur mewn 
mynyd, yr hyn sydd yn ol 2,400 yn yr awr, neu 24,000 y dydd, yn 
ol deg awr. Pa ddyben yw dwyn hoelion o wledydd tramor, os 
gallwn eu gwneuthur mor gyflym gartref ? A chaniatâu trugain 
hoel yn y pwy 9 , gall y weithfa fechan yn Swydd Haiarn yo awr 
wneuthur 466 o bwysi bob dydd, neu ddeg awr ; byn wedi ei 
liosogi gan 300 o ddyddiau mewn blwyddyn, gan adael digon 
gyferbyn â Suliau a gwyliau, a bydd genym 139,800 o bwysi, 
neu 1398 barilaid o hoelion, o gant pwys yr un, bob blwyddyn.” 

Yr oedd triagl, lledr, cyllyll, a llestri pridd yn cael eu gwneu- 
tbur hefyd gan y brodyr. Yr oedd melin lifio yn cael ei cbodi 
yn Ninas Fillmore. Yn y chwil-deithiau darganfyddid un dyff- 
ryn ffrwythlawn ar ol y llall, a choed cotwm,a phinwydd cochion 
a gwynion mewn cyflawnder. 

Yr oedd busnes y degwm yn dra bywiog: yr oedd 14,000 o 
fwsheli o ŷd, fel degwm mewn llaw ; nid oedd yr ystordy cyffred- 
inol yn ddigon mawr, a phenderfynwyd i ychwanegu atoddeugain 
troedfedd, ac hefyd i adeiladu ystordai ereill yn y sefydliadau. 

Yr oedd dysgeidiaeth hefyd yn tynu sylw y Saint, roewn adeil- 
adu ysgolion a dysgu yr ieuaiuc, ac mewn traddoddi darlithiau 
i’r rhai oedranus. Yr oedd pedair darlith, allan o ddeuddeg, ar 
Seryddiaeth, &c., wedi eu traddodi gan y Proffeswr Orson Pratt, 
ac yr oedd llawer yn gwrandaw. Yr oedd y Proffeswr G, D. Watt 
hefyd yn dysgu ac yn darlithio ar Phonography. 

Cafodd y brodyr sydd wrth y gweithiau cyhoeddus, ynghyd â’u 
teuluoedd, fwynhau dau ddiwrnod o wledd a llawenydd ar y 25ain 
a*r 26ain o Ragfyr diweddaf. 

Yr oedd y gauaf wedi brd yn dra mwynaidd a dymunol, ac 
iechyd y Saint yn neillduol o dda. 

Mae yr Arglwydd yn ddiau yn ffafrio Seion, ac y mae ei bobî 
Ef yn ymdrechu ei wasanaethu, a sefydlu ei deyrnas a’i lywod- 
raeth ar wyneb y ddaear, yn lle teyrnasoedd a llywodraetbau 
dynion. Mae dyffrynoedd Ephraim yn adseinio â sŵn diwyd- 
rwydd, a ŷ r caniadau llawen o fawl a diolchgarwch y rhai a 
offrymir i fyny yn ddyddiol gerbron Tad mawr y trugareddau, 
gao bobl erlidiedig a chystuddiedig unwaith, eithr yn awr yn bobl 
waredigol (yn dymmorolj a dyrchafedig, yn llanw eangder y nef- 



158 


UDGORN SEION. 


oedd, ac yn gwneuthur hyd y nod i awyr y dirgel guddfanau hyny 
o eiddo Israel, yn santaidd i’r Arglwydd. O chwi Saint, tlawd a 
gorthrymedig, a chwithau gyfoethogion hefyd, yn y wlad hon, ai 
nid yw eieh mynwesau yn llosgi gydag ysbryd da Duw, yrhwn 
sydd yn llanw ei Saint bob amser â dymuniad i yragasglu 
ynghyd, a dyfod yn bobl santaidd a neillduedig ? Ai nid ydych yn 
hiraethu i ymgasglu at eich brodyr a’eh chwiorydd yn uchelfeydd 
Seion, lle nis gall pechaduriaid drigo ? Ai nid ydych yn dyrauno 
ymgynnull gyda Henuriaid Israel yn ngorphwys fanau cysseg- 
redig rhai rhagorol y ddaear, ac yno etifeddu y ddaear, a mwyn- 
hau daionus fendithion Creawdwr haelionus? Os ydych, 
gwrandewch ar lais yr Ysbryd — gair yr Arglwydd o Seion : — 

“ Ni fu modd erioed yn eisieu yn Eglwys Iesu Grist o Saint y 
Dyddiau Diweddaf, i gwblhau unrhyw beth a ewyllysiai Duw, pe 
buasai y Saint wedi bod, un ac oll, yn barod i wneuthur y peth 
aofynid ar eu dwylaw. A ydych chwi yn credu hyn ? Nid yw 
wahaniaeth genym ni pa un a ydych ai peidio ; ni a wnaethom 
ein dyledswydd wrth ddywedyd wrthych y gwirionedd. 

“ Pe byddai y 50,000 Saint yn awr yn Lloegr,yn teimlomegys 
y teimlwn ni, nid oes achos fod un o honynt yn absennol oddi- 
wrthym, flwyddyn ar ol y dyddiad hwn. Nac oes! Y mae arian 
a modd digonol yn yr Eglwys i gyflawni yr hyn oll ag y mae 
Duw yn ofyn gan ei bobl. A pha beth y mae yn ei ofyn ? 
Ymgasglu o honynt, mor fuan ag y clywont y gorchymyn. 
Ond pa beth y mae’r rhai sydd ag arian ganddynt yn ei gylch ? 
Y maent yn meddwl pa fodd y cânt eu cadw ; ac y mae’r Henur- 
iaid ag sydd a gofal y praidd arnynt, ag ofn i ddweyd wrthynt eu 
dyledswydd, ac yn methu taranu gair yr Hollalluog wrthynt, i 
gyfodi a dyfod i Seion, rhag i rai o’r cyfoethogion wrthgilio; 
eithr pe meddylient ddwywaith, hwy a wybyddent, yngbylcb y 
rhai yr ofnent iddynt wrthgilio, mai dyna y peth goreu a allent 
wneuthur ; a goreu i gyd po gyntaf ; yn gyffelyb braidd i Arthur 
Burroughs, o Preston, a llawer yn ychwaneg ag a allem enwi ; 
arian a gwragedd pa rai yw eu duwiau, ac nis gallant gael eu 
hachub; a pha gyntaf y byddont allan o’r Eglwys, goreu oll ; 
rhyddha y personau o’u rhagrith, a’r Eglwys o lwyth ag yw 
nemawr galluog i’w gario. 

“Eithr bydded i bob Sant yn Lloegr , uno eu moddion, dan 
gyfarwyddyd eu Llywyddiaetb, ac ni fydd achos fod un enaid ya 



ÜDGORN SEION. 


169 


absennol oddiwrtbym un flwyddyn ; gan hyny, mae y cyfrifoldeb 
o ymgasglu yn gorphwys i raddau mawr ar y cyfoethogion ; ac o 
herwydd na wrandawant ar gynghor, hwy a ddyfethir, a hyny yn 
ddi-feddyginiaeth. Ac felly liefyd y bydd ar y Saint ag ydynt 
wedi ymgasglu, ac yn Deseret ; os na agoract eu pyrsau i gyn- 
northwyo y gwneuthurwr, y cynnyrchwr, a’r crefftwr, i ddwyn 
allan y pethau sydd eu heisieu, eu hanghen,ac sydd raid eu cael 
ar fyrder, er iachaw r dwriaeth y bobl hyn, hwy a ânt i lawr Pr pwll, 
ac nis gall un gallu ar y ddaear eu rliwystro. Hwy a allantgadw 
eu harian a’u heiddo, eiihr hwy a droant yn wyfyn, a rhwd, ag a 
ysant eu bywolion ; a hwy a alwant atn gymhorth, megys William 
a Wilson Law, pan fyddo yn rhy ddiweddar. Eu Prophwyd a 
fydd yn y pwll y taflasant ef iddo, ac nis gall eu cyrhaedd hwynt. 

“Paham? Oblegid iddynt esgeuluso lleferydd yr Ysbryd, a 
diystyru llais rhybydd gweision y Goruchaf. Yn fwriadol ? 
Nage; eithr trwy ddiofalwch, difaterwch, ac anmheuaeth pa un a 
yw y pethau hyn felly. Hyn fu dinystr y Saint yn mhob oes, yn 
mhob goruchwyliaetii ; eithr yr ydym yn dywedyd wrth yr holl 
Esgobion, a’r holl Henuriaid, a’r holl swyddogion llywyddoì, a 
phawb ag ydynt yn meddu yr Offeiriadacth santaidd — Dyrehaf- 
wch y llais rhybydd ; gwaeddwch yn uchel, ac nac arbedwch ; oì 
nad â y Saiut i weithio a chynnorthwyo eu hunain, ni tona Duw 
eu cynnorthwyo hwynt , a rhaid iddynt gymmeryd eu siawns, pa un 
ai newynu, neu fyned yn oer neu noeth ; eithr y cyfryw ag a 
gyunorthwyant eu liunain ac ereill, â’r hyn a allant ei gael, a 
gynnorthwya Duw; a hwy a lwyddant, nid yw wahaniaeth pa 
beth yw eu galwedigaeth, os bydd yn ddefnyddiol i adeiladu teyr- 
nas Dduw ac hwylusu iachawdwriaeth ei bobl.’’ 


AT Y LLYWYDDION A’R DOSPARTHWYR. 

Dymünwn hysbysu ein brodyr y Llywyddion mai arnynt hwy yr 
ydym ni yn yiuddibynu fwyaf ar gario yn mlaen waith Duw yn 
ein plith fel cenedl. Gyda hwy y raae’r gallu i gyunorthwyo yr 
argraffwasg i ddwyn allau air argrafl'edig Duw, ac i gyflawni V 
gw’aith mwyaf neillduol yn yr eglwysi; ac nid ydynt etto wedì 
amgsffred y gallu mawr sydd yn eu meddianl dros y Saint. 
Piwynt.lnwy yw y penau ar y gwahanol egìwysi; ac fel yt 



ÜDGORN SEION. 


160 

ewyllysiant hwy y cymmer llawer o betbau le. Yrydym wedi 
gweled er ys amser bellach nas gall Cangenau a Chynnadleddau 
wneuthur ond ychydig, os ua fydd y Llywyddion yn penderfynu 
gwneuthur llawer. Gyda y Llywyddion y mae agoriadau calon 
a phwrs pob Sant; os bydd ef yn haelfrydig a flyddiog, felly y 
bydd ei bobl. 

Yn awr, yr ydym am alw sylw pob Llywydd aí yr u Anerchiad 
at y Saint,” gan Ly wyddiaeth yr Eglwys Gymreig, yn nhud. 267 
o’r ail gyfrol o’r Udgorn. Mae yn ddrwg genym i’r Anercbiad 
hwnw gael ei droi heibio mor ddisylw, canys gwyddom y cyn- 
nwysa hyfforddiadau anmhrisiadwy. Darllenwch hwn, frodyr, 
a myfyriwch ef ; darllenwch ef yn nghlyw eich Saint, a mynwch 
weled yr egwyddorion gwerthfawr a gynnwysa, yn cael eu gosod 
mewn gweithrediad ; fel y gellir dywedyd etto ara danoch, mewn 
cyssylltiad â phob peth, “ Da weision, da a ffyddlon.” 

Yr hen ffordd o gael gwybod pa faint a dderbyniai y Saint o 
wahanol lyfrau oedd, danfon y Dosparthwyr oddiamgylch i ym- 
ofyn eu henwau. Gallasid fod wedi arbed y trafferth hyny, pe 
gofynasem i fugaii pob Cynnadledd neu Gangen; canysyn ol ei 
ffydd ef y mae’r Saint yn gweithredu. Pan fyddo rhai o’r apos- 
tolion yn gofyn i’r Llywydd Phillips pa faint a gymmerir o 
wahanol lyfrau Seisnig, y mae efe bob amser yn gallu eu hateb 
trwy ei ffydd. Feily, dysgwyliwn i bob Llywydd o dan ei 
lywyddiaeth ef, ei efelychu yn hyn a phob peth arall. Trwy y 
dull yraa y cawsorn wybod pa faint a dderbynir o’r “ PerL o 
Uchel Bris;” ac ni a gawsom lawer mwy o enwau felly, nag 
a gawsem yn ol yr hen drefn. Mae arnom eisieu gwybod etto 
trwy yr un ffordd pa faint a dderbynir o’r Darlithoedd ab 
Wyrthiau. Mae y Gynnadledd hon wedi gorchymyn am lawer 
dros 1200 o bob rhifyn: mae llywyddion cangenau bychain wedi 
gorchymyn am 100 o bob rhifyn, ac yn penderfynu eu gwerthuyn 
ol cyfarwyddid yr “ Anerchiad at y Saint,’’ a gyfeiriasom ato 
uchod, a hyny ar ddiwedd un cyfarfod, a chael tal amy cyfan. 
Mae eisieu gwybod arnom o’r Cynnadleddau ereill yn ddioed y 
nifer gofynol, gan na feddyliwn argraffu gorraodedd. Digon 
tebyg y daw y Rhifyn cyulaf allan gyda’r Udgorn nesaf. Y 
ffordd i’w gwerthu i’r Saint, yw i’r Llywydd sefyll i fyny ar 
ddiwedd y cyfarfod, a gofyn am i bob rhai sydd yn penderfynu 
gwneuthur yn ol yr Anerchiad, ddyfod yn mlaen, a phrynu 



UDGORN SEION. 


16 ! 


copiau iddynt eu hunain ac hefyd i’r byd, a’u gwerthu drachefni’r 
byd mewn llawn ffydd. Gellir gwneyd felly gyda llyfrau o bob 
math, sef llyfrau 'nymnau, &c. Mae yn ddiau y gwerthid llawer 
o’r rhai hyn i’r byd, yn gystal â phob llyfr arall. Cofier fod pob 
llyfrau a wertbir, yn lles i bawb, ac yn neillduol i’r Eglwys yn 
Seioo. 

Dealled y Dosparthwyr y byddwn yn danfon biliau gyda phob 
sypyn o byn allan, oddieithr y gwneir eithriadau gogyfer â’r rhai 
a dderbyniant lyfrau trwy y post ; a phob chwarter byddwn yn 
gyra bil am y gweddill dyled. Bydd i ni argraffu papyrau yn 
cynnwy9 prisiau y llyfrau, mor fuan ag y gallwn. Cofier y bydd 
yn ofynol i orders am lyfrau fod yma boreu dydd Gwener, cyn 
cyhoeddiad yr Udgorn, onide nis gellir eu cael hyd y tro ar ol 
hyny, oddieithr fod galwad am gyflawnder o lyfrao,pan y gellir 
eu cael bob amser. Cofiedy Dosparthwyr am y rheol hon,cany» 
arbeda lawer o gam-ddealltwriaeth. 


MARWOLAETH Y MUDWR. 

(CTPI EIT H AD.) 

“ Alas ! Iiope is not prophecy. We dream, 

But rarely does tbe glad fulíilment come — 

We leaveour land, and we relurn no more. ,r 

L. E. L. 

Yn nhywyll wigoedd y gorllewin pell 
I’r alitud cloddiwyd bedd. Uwchben y fan 
Ni roddwyd maen i ddofi gwylldra’r ddrych— 
Yn yrayl cornant fwyn cyssegrwyd maes 
Ei feddrod cul, a’r pinwydd uchel-frig, 

Gan ledu eu cangenau amryw ddull, 
Gysgodent rhagddo danbaid lewyrch haul. 

Dihoeni ydoedd er y cyntaf ddydd 
O’i drem hiraethlawn y diflanai’i fro 
Gynhenid ; hefyd, pan yn unig mewn 
Neillduedd natur oedd, ei wybiog fryd 
A grwydrai at olygon boreu’i oes, — 

Ei gartref gynt, a’i ffryndiau’n raebyd llon, 
A’r bryniau a’r dyffrynoedd gwyrdd, lle bu 
’N difyru’n llanc : ond yna daliai’i drem 
Yr olwg oedd o’i flaen, a’i .galon wan, 

Yn fferllyd gan y diledrithedd hyn, 

A fethai’n llwyr. Ac odd’wrth pawb i ffwrdd 
Y troai ef i wylo ; O ! am hyn 



UDGORN SEION. 


162 


Na feiwch ef. Y mae o fewn y fron 
Ymhrnad dibaid wrth y dyddiau gynt, 

Pan trallod ddaw i’n cwrdd, ac idd ein bryd 
Y cyfyd heirdd îedrithiau am a fu, 

Fel pe er gwatwar ’r hyn sy’n bod yn awr. 

Efelly’r ydoedd gyda’r mudwr tlawd; 

Ac er i’w wraig glustogi ar ei bron 
Ei ben blinderus, ac er sycliu’r gwlith 
Oddiar ei boenus ael, ni allai hi 
Ei nerthoedd fywiocâu, Bu farw ef; 

Ac ei gyfeillion — dewr a grymus lu — 

A safent wrth ei fedd, raewn pryder dwye, 

A ehanent ei angladdol alar gerdd : — 

Ow! palla cariad dae’r yn glau ; 

Nid yw’n parliau ond ’chydig; 

Ein cyd-ddigrilwr lawer gwaith, 

O’r diwedd aetlì — yu unig; 

Efe — ’rhwn oedd ein cyfaill cu, 

’Nawr yma sy’n hunedig! 

Gwyliasom ei afíecliyd hir— 

Yn faith, yn wir, dyoddefai; 

A dydd ar ol y llall o hyd 
Ei ysbryd cryf ddarfyddai— 

Fel deilen Hydref gwywo oedd 
O dan yr ingoedd deimlai ! 

Y dewr a’r ffyddlawn marw wna 
Yn dawel ac yn hyfryd ! 

Efe’n ein breichiau tynu wnaeth 
Anadliad olaf bywyd ; 

Ond etto nid oes sain un gloch, 

Yn rhoi un och o’i blegid. 

Ona! ond caiff pob coeden werdd 
Brudd ganu ’i gerdd angladdol— 

A’i siawl gân a rydd V gwynt 
Pan ar ei hynt goedwigol ; 

A cherllaw’r fan, sawl garai o 
Fydd yno yn arosol ! 

Yn dawel tawel yn ei fedd 

Y mae yn gorwedd heddyw, 

A thros ei ddwyfron gu bob dydd 

Y chwifia pinwydd barddwiw-— 

Ei enaid, wedi cael rhyddhad, 

Fo gyda’i Dad yn cydfyw ! 

Cnerfyrd(lin> Medi 25, 1847, 


J. Di 


UÜGftRN SEIOÎÍ. 


163 


PENNILLION, 

Cymdeithas hoffus hyfryd yw bod yu rahlith y Saint, 

Ni ddichon byd mo’i hadwaen, na meddu’r cyfryw fraint : 
Am hyny byddwti lawen, heb ofni gwg na gwawd, 

Can’s galwyd ni i ryddid, o ofid Babel dlawd. 

Cyfodwch cliwi eich penan, yw cynghor Iesu cu ; 

Ni fyddwch drist ond siriol, yn ngwyneb uffern ddu ; 
Gorchfygodd ef y gelyn, ynghyd a’i arfog lu, 

Gorchfygwn uinnau hefyd trwy arfau’r nefoedd fry. 

Am liyny gwisgwn arfau y pen Rhyfelwr niawr, 

Sef gwir santeiddrwydd bywyd, tra byddwn ar y llawr ; 

A chariwn gleddyf miniog, sef gair y bywyd pur, 

Yr hwn a lwyr orchfyga bob gelyn cyn bo hir. 

John Parry, Ieu. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Y ffordd i ddarllen mewn ager-heiriant, yw dal carden neu 
ddernyn o bapyr o hyd o dan y llinell a fyddoch yn ddarllen ; 
trwy hyny rhyddheir y llygad oddiwrth yr adonyddwch a achosir 
gan symudiad y cerbydau, a gellir darllen gyda phleser. 

Gall dyhion tew nofio yn rhwyddach nâ rhai tenau, o herwydd 
fod eu brasder yn ysgafnach uâ’r dwfr, tra mae esgyrn y tenau 
yn drymach. 

Mae ysbryd tlawd yn dlotach nâ phwrs tlawd. 

Darltthoedd ar Wyrthiau. — Bwriadwn gyhoeddi o bedwar 
i chwech o Ddarlithoedd ar Wyrthiau, pris ceiniogyr un, neu 6s, 
y cant i’r cynnadleddau, a 7s. y cant i’r cangenau. Byddant yn 
cynnwys Adolygiad ar Ddarlithoedd J. Jones, Llangollen, ar yr 
un pwnc. Eu maint fydd 12 tud. yr un, yr un plyg â’r “ Udgorn.*' 
Darllenwch etto yn nliud. 59 o’r rhifyn hwn, a chewch yno wybod 
ychwaneg. 

Yr hwn a gaiff wr da i’w fercb, sydd yn ennill mab ; ond yr 
hwn a gaiff un drwg, sydd yn colli raerch. 

Yr hyn oll a ennilla dyn trwy gelwydd a thwyll, yw peidio caei 
ei giôdu pan fyddo yn dweyd y gwir. 

CWYN Y DlOG. 

Achwyn wyf, ac ochain hefyd, — gwae fi ! 

Na chawn fwy o hawddfyd ; 

Gweithio wyf — ’run gwaith o hyd, 

Nes gwario’m holl seguryd. 



164 


ÜDGORN SEION. 


Gan ein bod yu gweled dynion yn fwy dedwydd pan na fyddo 
ganddyntddim i golli, nâ’r rhai sydd yn colli yr hyn sydd gan- 
ddynt, ni ddylem drachwantu am gyfoeth, nac ofni tlodi. 

Cadwch yn ofalus eich gair da ; os bydd i chwi ei gollî unwaith, 
byddwch fel dernyn o ysgrifen ddilëedig, yn hollol ddiwetth. 

Gwell yw cynnysgaeth mewn gwraig, na chyda gwraig. 


Taliadaü o Mai 5 hyd Mai 12.— Sir Gaerfyrddin, £20 ; Sir 
Gaernarfon, £i 15s ; Caerdy f, £3 ls; Rymni, 14s; Georgetown, 
£1 4s 8c ; Ffynnon-Tydfìl, 5s 5 \c ; T. Pugb, 6s.— Cyfanswm, 
£27 6s lic. 

Mae arnom ni eisieu ychydig nifer o’r rhifynau 25 a 26 o 
Lyfr xMormon ; ac os oes rhywrai o’n brodyr ag eisieu rhai o’r 
rhifynau ereill, gellir eu cael trwy ddanfon neu alw yma. Gallwn 
ddiwalla llawer o’r rhifynau 1 a 2. — Cofier pan fyddwn ni yn 
galw am ryw rifynau i mewn, mai nid un copi a feddyliwn, ond 
cymmaint a allwn gael. Mae arnom etto eisieu y rbifynau 7 a 9 
o'r “ Ath. a Chyf.,” a’r rhifyn 14 o’r Udgorn am 1851, heb eu 
trochi ; ac hefyd y rhifynau 7, 8, a 28 o Brophwyd y Jubili. 

Gwell i bawb sydd am rwymo eu Llyfr Mormon yn Llun- 
dain wneyd brys, canys bwriadwn eu danfon ymaith yn mhen 
oddeutu pythefnos, ac ni fydd cyfle ar ol hyny. 

fggT Dylai personau pellenig sydd yn ymofyn licences, &c. t 
trwy y post, os ydynt am eu cael heb fyned trwy law dosparthwr 
eu cynnadledd, yru arian yn ralaen, ac yna gallant eu cael yn 
rhwydd. Ni wnawn ni sylw o orders neb, oddieithr y dosparth- 
wyr rheolaidd, os na yrant ddigon o arian yr un pryd; ac os dyg- 
wydd iddynt yru gormod, gyrir y gweddill yn ol gyda y llyfrau 
a erchir. 

Dealled y Dosparthwyr na fydd dim Llyfr Mormon, Ath. 
a Chyf., na Llyfrau Hymnau, yn cael eu gwerthu mwy heb eu 
rhwymo, oddieithr y Llyfr Hymnau lleiaf, yr hwn a werthir fel 
arferol. Gallwn ddiwallu pawb yn awr â’r ddau Lyfr Hymnau 
ynghyd, pris ls 4c, wedi eu rhwymo. 

Dylai y rhai sydd yn ysgrifenu traetbodau i’w hargraffu, 
y8grifenu yn eglur, cywir, bras, a byr, ac yna byddant yn fwy 
cymraeradwy. Mae llawer o ysgrifenwyr da yn mhlith y Saint 
yn cuddio eu taleutau, a byddai yn dda genyrn eu gweled yn 
diwygio. 

Y rheswm fod y rhifyn hwn yn dyfod allan mewn wythnos 
ar ol y llall,yw o herwydd i ni ohirio cyhoeddiad y rhifyn diweddaf. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printer, John's Street , Georgetown , Merthyr. 


1. DATI8, AKC RAFPYDD, UBETHYR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

NEU 

c#frnt y> «#antt. 


Rhif. 11.] MAI 29, 1852. [Cyf. IY. 


COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 

Prf Awdurdodau Cynnadleddau Prydeinìg Eglwys lesu Grtst o 
Saint y Dyddiau Diweddaf, 

[Parbad o dud. 156.] 

Prydnawn Dydd Mawrth, Ebrill 6, 1S52. 

Am dri o’r plocli yragjfarfyddodd y Cynghor, yn ol y gohiriad, 
ac a ail-agorwyd trwy ganu y 18fed Hymn, “ Beloved brethren, 
sing his praise,’’ &c.; ar ol yr hyn gweddiodd yr Henuriad 
Erastus Snow. 

Y Llywydd F. D. Richards, ar ol ychydig o sylwadau rhagar- 
weiniol, a ddywedodd, — Yr wyf yn gosod o’ch blaen y gorehwyl o 
benodi Llywydd ar yr Eglwysi Prydeinig pan fyddaf fi yn ymad- 
ael, ac er rhoddi i chwi feddylddrycli cywir o’r pwnc, mi a 
ddarllenaf lythyr wedi ei arwydd nodi gan y Llywydd Brigham 
Young, yn cynnwys hyfforddiadau ar y pwnc hwn. Ond cyn 
gwneuthur felly, er fy moddlonrwydd fy hun, mi a alwaf drosodd 
enwau y Llywyddion, &c. 

[Cafwyd allan, trwy alw drosodd yr enwau, fod holl Lywydd- 
ion y Cynnadleddau, &c,, yn hresennol, oddieithr Llywydd Cyn- 
nadledd Ynys Manaw, a Llywyddiou yrEglwys yn yr Iwerddon.] 

Wrtli osod y cwestiwn hw-n o’ch blaen, frodyr, mi a ddarllenaf i 
chwi gyfran o’r llytbyr hwn oddiwrth y Llywydd B. Young, mor 
bell ag y mae yn dal cyssylltiad â’ch dyledswyddau cylioedd- 
us chwi. 


11 



UDGORN SEIOIf. 


m 

[Yna y Lîywydd Richards a ddarllenodd allan o lythyr swydöt 
ol y Llywydd Brighara Young.] 

Mi a ddarllenais hyn i chwi, frodyr, fel y gwypoch yr oll ag » 
ddywedodd y Llywyddiaeth yn eu llythyr ynghylch penocÄad fy 
•olynydd, ac hefyd v cyfarwyddiadau i mi fyned allan y tyrainor 
hwn. Hyn yw yr holl gyfarwyddyd a dderbyniais, oddieithr yr 
hyn a gynnwysir yn y chwechfed Epistol Cyffredinol. Yr wyf 
yn dymuno eich gadael yn y fath sefýlifa ag a'ch gallnoga i gario 
yn mlaen y gwaith, ac yna os deuaf yn ol, y byddaf yn sicr o’ch 
cael mewn sefyllfadda. 

Yr wyf wedi ymdrecbu hyfforddi y brawd Samuel yn holl 
fusnes y swyddfa, yn ol cyl'arwyddyd y Brif Lywyddiaetb, ac yn 
awr mae y mater yn agored i’ch ystyriaetli cbwi. 

Cyfododd yr Henuriad E-rastus Snow, ac a wnaeth y sylwadau 
canlynol : — Anwyl frodyr, megys ag y dy wedwyd gan un o’r llef- 
arwyr boreu heddyw, felly y teimlwyf finnau, b,v., fod doethineb 
vr Arglwydd wedi llywodraethu, a’i Ysbryd Ef wedi llywio llyw 
y llong yn yr Ynysoedd Prydeinig mewn amseroedd ag ydynt 
wedi myned heibio; a bod pob Llywydd ag sydd wedi ei benodi, 
wedi teimlo fod ganddo ddyledswydd hwysig i gyflawní, a bod yr 
Ysbryd yn ymddangos fel pe yn parotoi y fîordd i ganlynydd y 
brawd Franklin. Yr wyf yn cymmeryd y rhyddid o hysbysu fy 
raeddwl ar y pwnc liwn. Teimlwyf fod Ysbryd yr Arglwydd yn 
awgryraui ni ollpwy yw ef i fod ; ameddyliwyf po gadewid i bawb 
bleidleisio yn ddirgelaidd, y pleidleisiem oll yr un ffordd. Wel, 
pan fo yr Arglwydd ya llefaru, pwy a all ymattal rhag pro- 
phwydo ? Pan fo yr Ysbryd yn sicrbau peth i bob un, y maehwnw 
yn iawn, canys llais unfrydol ei weision yw llais Duw, Y mae 
pob beth ag y mae, neu y hu, pobl Dduw yn unol yn ei gylcb, 
wedi bod er eu lles. Sylwyd yn dra pbriodol, mai pwy bynag a 
benodir i Lywyddiaeth yr Eglwysi Prydeinig, fod yn anghen- 
rheidiol eich bod chwi yn unol yn mhob peth, a’r Ysbryd undeb 
hwnw a orphwys ar yr hwn sydd yn llanw y gadair Lywyddol. 
Gwaith yr Arglwydd ydyw, a chafodd ei adeiìadu, nid gan ddyn- 
ion, eithr gan yr Arglwydd. 

Teimlwyf fod y brawd Samuel W. Richords wedi ei barotoü 
gan yr Ysbryd Glân i rodio yn olion traed ei frawd Franklin^ 
h.y., i gymmeryd arolygiaeth y gwaith yn yr ynysoedd hyn. Ao 
9T: fod y Llywyddiaeth wedi gadael y pwnc yn agored i awdurdod-» 


UDGORN SEIOÎf • 


167 


fctt yt Kglwys yn y wlad lion i’w benderfynu, etto ymddengys fod 
yr Ysbryd wedi awgrymu yn ddoeth, ac wedi awgrymu i’n calon^ 
au, pwy a gafì'ai fod, o leiaf gwna felly i mi; ac yr wyf fi yn 
teimlo o’m calon, nad oes un dyn yn y wlad hon, ar ol i’r Deu* 
ddeg ymadael, ag sydd yn fwy addas i’r tasg nâ’r brawd Samuel 
W. Richards. A theiralwyf hyn, os caniatâ y brawd Richards I 
mi, i gynnyg fod iddo gael ei gynnal gan y Cynghor hwn, &c. 
Yr wyf yn teimlo yn llawn o Ysbryd y brophwydoliaeth ynghylch 
y brawd Samuel, ac yn gymmaint ag y bydd i chwi gynnal hyn, 
yr wyf yn teimlo yn llawn o Ysbryd y brophwydoliaeth tuagatoch 
chwithau, fy mrodyr, gyda golwg ar y gwaith da a gyflawnir yn y 
wlad hon. Bum yn adnabyddus á’r brodyr Samuel a Franltlin 
am hir amser, ac yr wyf wedi sylwi ar eu gyrfa yn mlaen a thuag 
i fyny yn yr Ofleiriadaeth, ac y mae yn achos o lawenydd mawr i 
mi ac i’w cyfeillion, en bod wedi eu bendithio gan yr Arglwydd 
mor helaethlawn, a bod y brawd Samuel yn mwynhau i raddau 
mor fawr yr un Ysbryd ag a orphwys ar y brawd Franlílin ; a 
rhaid i mi ddweyd, tra y bum yn Mhrydain Fawr, i mi gael fy 
moddhau wrth weled Ysbryd a gallu yr Arglwydd, ag sydd gyda 
y brawd Samuel, a theimlwyf ýn sicr mai meddwl ac ewyllys yr 
Arglwydd yw, fod i’r brawd Samuel W. Ricbards lanw y lle 
pwysig ag a lanwodd Franklin ; i'e, mor sicr â pbe byddai yr Ar- 
glwydd wedi llefaru o’r nefoedd. Y maent wedi bod megys 
Brigham a Heber er yn blant, ac er pan ddaethant i mewn i’r 
Eglwys y maent wedi bod i fyoy i’r nod ! — bob araser yn y llwybr 
iawn ! — bob amser yn eu lleoedd priodol ! Ac er fod yr holl rai 
byn, fy mrodyr, yn ddynion da, ac yn debyg o wneuthur gwaitli 
mawr a galluog ar y ddaear, etto teimlwyf mai y brawd Samuel 
yw y dyn ag a ddewisodd yr Arglwydd i lanw y swydd bwysighon, 

Llefarodd amryw o’r brodyr yn y modd mwyaf parchus, brawd* 
cl, a chariadus am y brawd S. W, Richards, a dangosodd pob un 
«i ddymuniad iddo fodyn Llywydd arnynt. 

Cyfododd yr Henuriad Sarauel W. Richards ac a ddywedodd, — < 
Teimlwyf, fy mrodyr, i wneuthur ychydig o sylwadau, oblegld fy 
mod i yn dal pertbynas neillduol â’r mater ag sydd yn awr ger 
eich bron, Yr oeddwn hefyd yn teiralo yn gyffelyb ynghylch yr 
hyn a basiodd yn y boreu,canys fe wyddwn fod y brawd Franhliir 
i ymadael yn fuan, ac y buasai ei absennoldeb yn cael ei deimlo» 
yn fawr, pwy bynag a elwid i lanw ei le. 



168 


ÜDGORN SEION. 


Paa gyflwynwyd fy enw i, teimlwn mai ychydig oeddwn wedi 
wneuthur i haeddu y fath ymddiried yn mhlith fy mrodyr, etto 
teimlwyf i wneuthur yr hyn a ofynir genyf, a thrwy fendith Duw, 
i ymdrechu cario allan yr hyn a ddechreuodd y hrawd Franklin. 

Er mai fi oedd cludydd yr hyfforddiadau a ddanfonwyd at y 
brawd Franklin,ac er fy mod yn wybodus o honynt, etto ni ddaeth 
i’mmeddwl am fynyd mai myfi fuasai yr un a benodid i lyw. 
yddu; pe buasai, mi a ddymunaswn gael aros gartref ; eithr teim- 
lwn fod y brawd Franklin yn Apostol, ac y cawswn fy nghyfar- 
wyddo ganddo ef. Ni theimlais fy him yn gydradd ag ef erioed 
— ac ni feddyliais fod genyf y dealitwriaetli ag sydd ganddo ef, 
eithr teimlais yn ewyllysgar bob araser i gael fy hyfforddi gan- 
ddoef. Yn gymmaint ag i mi unwaith gael fy mhenodi i’w ddilyn 
ef yn Llywyddiaeth y Saint Ysgotaidd, gobeithiwyf y rhydd Duw 
râs i mi i’w ddilyn yn y sefyllfa hon hefyd, fel y cyflawnwyf fy 
nyledswyddau yn uniawn yn ei olwg ef, os mai teimlad fy mrodyr 
yw fod i mi gael llanw y swydd hon. Ac mi a deimlwn yn awr i 
gilio yn ol, oni bai fy mod yn ymwybodol o’r dyledswyddau y 
rhai a osodir arnaf gan awdurdodau yr Eglwys hon. Os na ofal- 
wn ynghylch y dyledswyddau a osodir arnom, byddwn yn sicr o 
gael ein dianrhydeddu gerbron Duw a’r byd. Eithr yr wyf fi 
wedi penderlynu yn fy nghalon mai yn mha sefyllfaoedd bynag 
y gosodir fi, y hydd i mi ddilyn yr yrfa hono yn yr hon y cyf- 
iawnneir fi gerbron Duw a’m brodyr. Gwn fy mod wedi cael fy 
menditbio yn yr amser a aeth lieibio trwy ufyddhau i’w cynghor- 
ion’, ac am hyny rhydd hyn i mi ymddiried dros yr amser dyfod- 
ol. Ac os wyf yn meddu ymddiried fy mrodyr, mi a gaf 
ymddiried a bendithion Duw a’r angylion ! Dyma yw fy uheim- 
ladau! Nid wyf fi yn unig ; eithr y mae genyf ddynion o’rn 
haragylch ag ydynt wedi eu peuodi i fod yn gydweithwyr â rai, ac 
wedi eu bendithio gan Dduw i'r dyben hwnw. Mae yr Arglwydd 
yn ddiau yn gw neuthur gwaith mawr ar y ddaear, ac Efe sydd yn 
ei wneutliur, ac nid dynion, canys oni huasai gallu Duw, nis 
gallai dynion gyflawni ei amcanion. 

Fy mrodyr, o herwydd y pethau hyn, — o herwydd yr hyn a wn 
am bethau Duw, — o herwydd y rhwymau ag wyf danynt i Dduw, 
yr ydwyf yn ewyllysgar i gymmeryd arnaf y cyfrifûldeb hwn. 

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards,— Frodyr, yr wyf yn 
cyfodi i lefaru ychydig o blaid y brawd Samuel. Yr wyf yn 


UDGORl.’ SEION. 


169 


©i adwaeu er pan yr oedd yn blentyn ; ac er pan ddaethom i’r 
Eglwys lion, nid wyf yn gwybod i mi erioed glywed gymmaint 
ag anadliad o wrthwynebiad, eithr ni a fuom o un galon ac o’r 
un meddwl ; ac y mae egwyddor wedi bod yn ei feddwl ef ag sydd 
yn anghenrheidiol i bob dyn ei mwynhau. Frodyr, yr wyf wedi 
deall nad oes un dyu yn addas i lywodraethu, hyd nes y byddo 
efe yn addas i gael ei lywodraethu yn yr Eglwys hon. Pan 
weloch ddyn yn defnyddio y gallu a roddwyd yn ei ddwylaw yn 
alluog, chwi a ellwch ei ddewis ef a dynion cyffelyb i lywyddu, 
a’r bobl a fyddant yn ufydd i’w cynghorion. Mae y brawd bam- 
uel erioed wedi dangos yr ysbryd hwn ; ac nid hyn yw y cyían, 
mae y brawd Samuel yn meddu Ysbryd y dadguddiad, a hyny i 
raddau helaeth. Yr ydych yn cofio ein bod yn Llo^r yn yr 
amser yr oedd y brodyr Hyde, Pratt, a Taylor yma ; ac i ni gael 
yn y Gymmanfa Gyffredinol, a gynnelid yn Manchester, ein 
penodi i lywyddu dros yr Eglwysi yn Scotland. Ni fuom yno 
yn hir cyn iddo ef freuddwydio breuddwyd, a dywedyd wrthyf fi 
yny boreu,“ Frawd Franhlin, mi a freuddwydiais i chwi gael eich 
ordeinio i gorwm y Deuddeg.” Wel, pan aethom drosodd i’r 
America, cawsom ar ddeall fod yr un peth dan ystyriaeth gan y 
Brif Lywyddiaeth ar yr amser hwnw. Er nad oedd geuyf fi 
ífydd yn y freuddwyd, nac yn ei hystyried yn werth ei chofio, etto 
pan gyrhaeddais adref, dygwyd hi, yughyd â breuddwydion 
pwysig ereill, yn dra tharawiadol i’m sylw. 

[Yna y penderfyniadau canlynol a gynnygiwyd, ac a gariwyd 
yn unfrydol : — 1. Fod y Cynghor hwn, megys cynnrycliiolwyr 
Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf yn Mhrydain, 
yn cydnabod ac yn cynnal yr Henuriad Samuel W. Richards, fel 
canlynydd y Llywydd F. D. Richards, yn holl drafodaeth y 
Swyddfa, ac fel Llywydd yr Eglwysi Prydeinig. 2. Fod yr Hen- 
uriad Levi Richards yn cael ei gydnabod fel Cynghorwr i 
Samuel W. Richards.] 

Frodyr, mae yn rhaid i chwi feddu yraysgaroedd o dosturi tuag 
at blant dynion, ac yn neillduol tuag at eich brodyr ag ydynt ar 
geuadiaethau tîaraor,a bydded iddynt gael eich ffydd a’oh gwedd- 
iau, fel y byddo i'r Arglwydd barotoi y ffordd o’u blaen, canys 
yn wir y mae’r teulu dynol mewn sefyllfa isel. Yr wyf fi yn 
myfyrio ynghylch hyn, ac yn gofyn i mi fy hun, — Ai nid ein 
brodyr a’n chwiorj’dd yw y rhai hyn? ai plant Duw yw y rhai 



170 


riDGORN SEIOîi. 


hyn P Ac os cawn ni y fath deimladau o gydymdeîmlad a 
thosturi tuag atynt hwy, beth raid fod teimladau ein Tad nefol ? 
Frodyr, mae y gwaith ag yr ydych yn ymwneyd ag ef yn deilwngf 
o’r ymdrechiadau goreu a ellwch wneuthur, fel y byddoch y» 
offerynau i ddwyn dynion o’u hiselder, ac fel y byddoch yn war- 
edwyr i bobl lawer. 

Ni fum erioed yn adnabyddus â Saint yr Ynysoedd Prydeinig, 
pan y bura yn cael fy moddloni yn fwy nagyn yr amser presennol 
gyda’r llu o Henuriaid ag ydynt yn llywodraeihu yr Eglwysi yn 
y wlad hon, ac nis gallwu gael yr un nifer o wyr yn un parth o’r 
byd ag y gallwn gyd-lafurio â hwynt gyda mwy o foddlonrwydd, 
nag yn yr amser presennol. Nid wyf yn proffesu prophwydo, 
eithr teimlwyf y bydd i waith yr Arglwydd Iwyddo yn fwy nag 
hyd yn hyn. Yr oeddwn yn teimlo ychydig yn anfoddlawn pan 
yr edrychais dros y cynurychioliadau, a chael allan, er ein bod 
wedi bedyddio dros wyth mil yn y âwyddyn ddiweddaf, nad oedd 
y cynnydd ar y cyfan ond ycbydig o gannoedd ; eithr pan yr 
holais i acbosion y gwahanol Gynnadleddau, cefais allan fod 
rhai Llywyddion hyd yma wedi bod yn cynnrychioli cannoedd o- 
Saint nad ooddynt mewn bodoliaeth; ac yna, pan beidiodd y 
rhai hyny gael eu cyfrif, yr oedd gwahaniaeth o bwys wedi ei 
wneuthur yn ein rhifedi. Dylai y Llywyddion, yn gyffredinol, 
gyffroi eu Hysgrifenwyr i deimlad o’u dyledswyddau yn y mater 
hyn, a lle nad yw y cof-lyfrau yn gyflawn, dylid edrych at hyny 
yn ddioed. Yr wyf am i Lywyddion y Cynnadleddau gael eu 
haelodau yn y fath drefn, fel y gallont unrbyw amser ddanfon 
llythyr o barticulars i bob parth o*r byd, a rhoddi mynegiad eglur 
o’u Cynnadleddau. Mynwch eicb praidd wedi eu bugeilio yn dda,a 
byddwch abl i osod eich bys ar uurhyw un o’ch aelodau, ac yna 
cbwi a fyddwch raewn llawer llai o drafferth nâ phe caniatasech 
iddynt fod mewn cyflwr dibris gyda golwg ar eu gwahanol ddyl- 
edswyddau. Mae y dosparth uchaf â’u golygon arnom,yn sylwi 
ar ein gweithrediadau a’n cynnydd, a gallaf ddywedyd wrihych 
nad yw gwaith yr Arglwydd yn gwneutliur oynnydd mawr heb 
fod y rhai ag ydynt mewn sefyllfaoedd ucliel yn sylwi arno. 
Tymraor yr haf yw yr amser i chwi, frodyr, i wthio eich Traeth- 
odau yn mlaen, a llefaru y gwirionedd, canys meddaf wrtbych» 
y mae yn mhob dosparth o gymdeithas rai o had Israel, a gelwit 
arnom ni i’w galw allan o blith y Cenedloedd, ac am byö)r 



CTDGORN SEÍCTN. 


î-71 


^nue yn rhaid i ni ddefnyddio pob cyfleusdra i gyfiawni y 
§waith. 

Pa beth a wnawn ynghylch helaetbu y Star? Yr wyf ara 
lefaru ychydig ynghylch hyn. Cyflawnodd y brawd Pratt waith 
raawr wrth liosogi ei chylchrediad bedwar cymmaint. Cynnydd- 
wyd ei chylchrediad i ^itgain mil\ Oddiar hyny codasom ninnau 
hi o ugain i dair mil ar hugain a hanner. Mae Golygydd y 
Deseret News wedi addaw cyhoeddi Hanes Joseph,yr hwn yu 
ddiammau fydd vn hoflf gan Saiuty wlad hon ei weled ; eithr gan 
fod y Star yn bresennol yn rhy fychan at y newyddion aml mewn 
perthynas i ìedaeniad gwaithyr Argiwydd raewn gwledydd ereilL, 
nis gallwn gyhoeddi hwnw lieb i ni helaethu maintioli jStar; 
am hyny, os ydych yn meddwl oreu i gyhoeddi llèn a hanner yn 
lle ond un llen, yna gallwn gael hanes Joseph i ddyfod allan yn 
barliaus. Am hyny, yr wyf am wybod, pa un gwell gan y Saint 
fydd cael y Star yn 24 tudalen, neu ei pharhau yn ei maintioli 
presennol ? 

Llefarodd amryw o’r brodyr o blaid cynnyddu raaintioli J 
Star, neu ei chyhoeddi yn wvthno6ol; ar ol yr hyn y Llywydd 
Richards a gynnygiodd derfynu dros y dydd, a chyfarfod dra- 
chefu boreu dydd Mercber am 10 o’r gloch. Yna y brodyr a 
ganasant, “ Hark ! listen to the trumpeters,” &c. ; a gweddiwyd 
gan yr Henuriad Levi Richards. 

Boreu Dtdd Mercher. 

Ymgynnullodd y Cynghor ar yr awr apwyntiedig, ae a ganas- 
ant yr Hymn ar y 189 tud ., iS Now we’íl sing with one accord/' 
&c. Yna gweddiwyd gan yr Henuriad Jievi Richards, ar ol yr 
liyn canodd y Cynghor, u Tberc is a land beyond the sea/’ &c. 

Cyfododd y Llywydd F. D. Richards a dywedodd, — Anwyl 
frodyr, mae yu dda genyf i gael cyfleusdra arall yn y boreu hwn, i 
gyd-ystyried y pynciau pwysig ag ydynt yn dal perthynas â 
gwaith Duw yn y tir hwu. Gobeithiwyf fod pob brawd wedi 
dyfod i fyny â’i galon yn llawn o’r Ysbryd Glân, fel y dysger 'ac 
y parotoer ni yn mhellach gogyfer â’r dyledswyddau bywyd ag 
•ydynt yn awr o’n blaen ; a pha faint bynag a ddeallwn o hyny 
yn awr, nid yw yr amser yn mhell pan y gosodir dyledswyddau 
pwysig a chyfrifoldeb mawr arnom i'w cyflawni, canys y mae 
djgwyddiadau mawriou i gael eu dwyn oddiamgylch yn y gen- 



Î72 


UDGORN SEION. 


edlaeth hon. A nyni ydyw y personau ar y rhai y gosocîa yr 
Arglwydd y cyfrifoldeb o gario allan y pethau hyn. Yn au r, y 
mae yn orchwyl hawdd genym, tra y mae gwaith yr Arglwydd 
inewn sefyllfa sefydlog, a thra nad ydym ninnau yn Seion, eithr 
wrth y gwaith o gyhoeddi, fel pe byddai, egwyddorion bychain yr 
Efengyl yn y wlad hon, gan gynnyddu ein gwybodaeth a’n gallu 
yn mhob rhodd dda, gan ymarfer ein hunain yn holl ddyled- 
swyddau ein galwedigaeth ; eithr nid y w hyn ond ernes o ? r hyn 
sydd genym i’w ddwyn mewn amser dyfodol. Osdarfuirai o 
honoch deimlo, pan alwyd chwi i lywyddu dros Gynnadleddau, 
ei fod yn dasg i gyflawni eich dyledswyddau, mae yn rhaid i 
chwi gofio fod yn rhaid i ni gyd dyfu â’r gwaith hwn, neu bydd 
iddo ein baeddu a’n gadael ar ol, ac yna y deuwn i’r flfordd hono 
yn yr hon ni fyddwn yn alluog i wahaniaethu rhwng gwirionedd 
a chyfeiliornad. Pob dyn nad yw yn tyfu fel y mae’r gwaith 
hwn yn tyfu, a goll yr Ysbryd, ac a â yn ddall gyda golwg ar 
bethau Duw. Mae arnom eisieu bod yn fywiog gyda gwaith 
Duw, ac i ledaenu y gwirionedd ar led ac yn mhell, ar y deau ac 
ar yr aswy; eithr ein dyben i ddyfod ynghyd y boreu hwn, yw 
fel y caffom ein hadnewyddu, ac yna myned adref i’n hamrywiol 
faesydd llafur wedi ein nertbu a’n parotoi gogyfer â’r dyledswydd- 
au pwysig a orphwysant arnom. 

Y pwnc ag oedd o’n blaen neithiwr oedd y “ priodoldeb o 
gyhoeddi y Star mewn ffurf helaethach.” Ac y mae yn rhaid i 
chwi ddeall mai nid y cwestiwn yw, pa un a osodwn ddwy Star 
yn un, eithr pa un a gynnyddwn ei maintioli o un hanner y a 
chyhoeddi yr uti nifer. Mae y pwnc yn awr yn agored i 
chwi etto. 

Yna deuddeg o’r Henuriaid a draddodasant areithiau byrion ar 
y pwnc hwn. 

Dywedodd y Llywydd E. D. Richards, — Frodyr, mae yn dda 
genyf eicb dywed ar y pwnc hwn, ac hefyd ar bob pwnc arall. 
Gosodaf y mater o’ch blaen megys y mae yn ymddangos i 
mi : — 

1. A gawn ni ychwanegu nifer y tudalenau yn mhob rhifyn o’r 
Star , neu ei cbyhoeddi yn wythnosol yn ol y rhifedi presennol o 
dudalenau ? 

2. A gawn ni osod clawr iddi er ei chadw yn well, ac hefyd er 
cyhoeddi hysbysiadau ? 



UDGORN SEION. 


173 


Alae y meddylddrych olaf yn derbyn gwrthwynebìad yn y 
modd hyn : mae pob dyn yn y wlad hon ag sydd yn cyhoeddi 
papyr a gynnwysa hysbysiadau, i roddi bonds i'r goron. 
Meddyliwyf fod yn rhaididdo gael dau feichniydd hyd at y swra 

0 bum cant o bunnau bob un ; ac os cyhoedda rywbeth anghyf- 
reithlawn, y mae yn agored i gael ei ddirwyo yn drwm iawn, ac 
wrth gwrs, yr wyf fi am ochelyd pob peth ag sydd â thuedd i’n 
dwyn i grafangau cyfraith y tir. 

Llwyr argyhoeddir fi y buasai yn dda helaethu y Star o wyth 
tudaleu, neu ei chyhoeddi bob wythnos. Pa beth a ddywedwcb, 
frodyr? Yr wyf fi dros yr hyn a feddylioch chwi oreu. 

Dywedodd y Llywydd J. Marsden, — Lywydd Richards, cy- 
hoeddwch hi bob wythnos, ddywedaf fi. 

Ar hyny, “ Clywch, ,, “ Clywch,” a “ Dyna hi,’’ a adseiniodd 
trwy yr ystafell drachefn a thrachefn. 

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards, — Yr wyf am wneuthur 
ychydig o sylwadau, er esgusodi fy hun rhag yr hyn a allai ym- 
ddangos i chwi yn feiau ynwyf; yr wyf wedi bod yn ddiwyd 
ynghylch ail-argraffu y Llyfr Hynraau, a’r“ Yoice of Warning,” 
ac hefyd ail-argraffu ac ystyrdebu Llyfr Mormon. Yr oedd 
genyf i’w darllen drosodd a throsodd, a’u diwygio liwynt. Yr 
wyf wedi dechreu ail argraffu y “ Doctrine and Covenants” hefyd. 
Caiff y llyfr hwu ei ystyrdebu hefyd. Bydd i’r Henuriad Sam- 
uel W. Richards ei orphen ; ac yna wedi i’r pethau hyn gael eu 
gorphen, a myned oddiar ei feddwl,bydd iddo ef gael cytíeusdru 

1 ymweled mwy â chwi, nag a wnaethym i. 

Am nmryw droion, ni chafodd y S f ar ei chyhoeddi mor gysson 
agydylasid; gobeithiaf yr esgusodwcli ryw ffaeleddau fel hyn, 
k pha rai y gallaf fod yn cael fy nghyhuddo, canys yr wyf yn 
sicrhau i chwi, mai llawer o fusnes lu yr achos. 

Teimlwyf ein bod wedi cyrhaedd cyfnod pan y gellir cyhoeddi 
y Star unwaith bob wythnos, canys y mae gwaith yr Arglwydd 
wedi cynnyddu gyda’r fath gyflynjdra, ac yn ymledaenu ar bob 
llaw, nes yr ydyra yn derbyn hanesicn yn wythnosol ynghylch 
ei lwyddiant; ac y mae pob peth rnewn cyssylltiad â’r gwaith yn 
gofyn hyn ar ein llaw — i gylioeddi y Star bob wythnos ! 

Yna penderfynwyd fod y Star o hyn allan i gael ei cbyhoeddi 
bob wythnos, yn lle pob pythefnos. 

Dywedodd y Llywydd F. D. Richards,— Frodyr, yr wyí yn awr 



174 


DDGORU SEION. 


yn gosod peth araîl o’ch blaen. Yr wyf ara wybod pwy o honoch 
eydd â dynion genych yn eich Cynnadleddau, ag sydd ag eidclo, 
ynghyd ag ysbryd i’w defnyddio, er adeiladu Seion. Ar y pwnc 
hwn dymunaf ar yr Henuriad Erastus Snow i gyfodi a llefaru 
wrthych. 

Cyfododd yr Henuriad Erastus Snow a dywedodd, — Pan oedd- 
wn i yma yn Mehefin diweddaf, bu peth ymddyddan rhyngof â’r 
brawd F. D. Richards; a phan oedd amser genym i droi ein 
meddyliau at unrhyw beth o’r fath, yr oedd ein meddyliau, i 
raddau mwy neu lai, yn cael eu rhoi ar waith i feddwl ynghylch 
gwneuthuriad haiarn yn Deseret. Bu y brawd Lorenzo Snow 
a minnau yn siarad rhywfaint ynghylch y peth; eithr ymddan- 
gosai ein bod oll â'n dwylaw mor Jlawn o bethau perthynol i’r 
cenadiaethau, fel nas gallasem roi ein meddyliau ato. Eithr pan 
welsom Epistol Cyffredinol diweddaf y Brif Lywyddiaeth, yn 
mha un y cymhellant y peth i’n sylw mor neillduol, cafodd ei 
wasgu yn fwy ar ein raeddyliau ; a tbeimlasom ninnau na fuas- 
era yn gwneyd em gorchwylion yn iawn, a gorphen ein cenad- 
iaeth, heb gyflawni y gwrthddrycli hwnw a gymmeradwywyd mor 
neillduol gan y Brif Lywyddiaeth. 

Cafodd y pwnc o godi gweithfeydd yn Seion, ei ddwyn gerbron 
y Gymraanfa Gyffredinol yn Mancbester, er na chefais i y pleser 
o fod yn breseunol, ac yr oedd yn ddrwg genyf ; etlo mi a welais 
trwy y cofnodau, y rliai a argraffwy-d, i’r Henuriad Taylor a’r 
Henuriad Pratt, ac ereill, ymhelaethu llawer arno. Wel, yr 
ydym yn teimlo mai Seion yw ein cartref, ac nad ydym ond 
pererinion yraa, ac y mae arnom eisieu gosod sylfaen i’n teulu- 
oedd a’n plant yn y lle ag y mae Duw wedi ordeinio yn noddfai’w 
bobl. Pob rhan o’n lieiddo a ddefnyddiwn yn Mabilon, sydd yn 
golled i ni ein hunain, ac y mae yn gymmaint â hyny yn cael ei 
golli yn Mabilon. Ac y mae pob dyn ag sydd wedi ei fedyddio 
i’r deyrnas hon, ac wedi dyfnd yn blentyn mabwysiedig i Dduw, 
ac yn gyfranogwr o betbau Duw, yn rhedeg ymaith oddiwrth ei 
cidyledswydd, pan yn gwario ei eiddo yn Mabilon, ac ni ddaw 
byth i yfed yn helaeth o Ysbryd Duw hyd nes y defnyddio ei 
eiddo i adeiladu Seion ; canys “ Lle y byddo eich trysor f yno hefyd 
y bydd eich calon.” Nid oes dim yn Seion â chymraaint o’i eisieu 
neu ei anghen, nâ gwaith haiarn. Ymddengys mai Haiarn yw y 
t)íÜ egwy.ddor neu’r moddion gofynol er llwydd.iant sefydliad JU 



UDCORN SEiON. 


175 


Seion. Älae genym fun a glo ; dim ond eisieu dynion ac arian 
sydd yn awr i gyd-ymgyfarfod. Mi a ddymunwn i swyddogion 
llywyddol Cynnadleddau i cliwilio a chadw yn eu meddwl yr 
hyfforddiadau a roddwyd yn y Gymmanfa Gyffredinol yn Man- 
chestr, canys bydd i’r hyfforddiadau hyny ateb yn dra chymwys 
iadol i wneuthuriad haiarn, A chyhyd ag y byddom yn amddi- 
fad o’r pethau hyn (tra mae y doll arnynt yn ddau oymmaint ag 
ar fretbynau a phethau ereill), byddwn yn talu arian i’r Cenedl- 
oedd ag a ellid eu cadw yn Seion. pe buasai genym y gweithfeydd 
hyny wedi eu sefydlu. Yn awr, er mwyn egluro y peth,cry- 
? wyllafyn uuig am hoelion, yr hyn a enwyd yn yr Epistol diw- 
eddaf. Bydd eisieu y rhaì hyn yn adeiladiad y Deml, ac nis 
gellir eu cael heb dalu llawer iawn dros yr hyn a gostiant yn St. 
Louis, canys prynant hwynt yn St. Louis am ddwy geiniog a 
dimai y pwys, a rhaid iddynt gael eu gwertbu yn y Dyffryn am 
swllt a cheiniog a dimai; ac yna nid ydynt hwy (y masgnac'n- 
wyr) yn meddwl eu bod wedi eu talu yn dda, canys nid yn uuig 
y maent hwy yn ymofyn ennill ar y swm ddechreuol, eithr ar yr 
arian a wariwyd wrth eu cludo dros y mynyddoedd; canys y 
mae’r swm a warir am eu cludo, oddeutu tair o weithiau yn fwy 
na’r swn a warir yn St. Louis i’w prynu. Mae yn rhaid iddynt 
hwythau gael eu helw yn y fath le â hwnw, ac y maent yn cyfrif 
ar gael elw yn ol meithder yr amser y rhoddant goel, a lle y 
maent yn rhoddi blwyddyn o goel, mae yn rhaid íddynt gael 
rhagor o elw na’r rhai sydd yn rhoddi tri mis o goel ; ac y mae 
hyn oll yn dyfod alian o'r bobl ; y mae yn gyffelyb i sugno 
gwaed calon y bobl. A thra y mae felly yn y Dyffryn, — fod genym 
i dalu y fath arian, mae y dynion hyny yn sugno ein harian, y 
rhai, pe gwnaethid yr hoelion yn y Dyffryn, a aìlent aros gyda’r 
Eglwys, yn lle eu bod yn myned i ddwylaw pobl ereill. 

Yr oedd gwneuthuriad givirs hefyd yn cael ei grybwyll yn y 
6fed Epistol Cyffredinol ; ac y niae’r cyfarwyddiadau hyny yn 
perthyn yma, canys y mae eisieu gwirs er cloddio, ac at offerynau 
o wahanol fathau, ac atlawer o ddybenion ereill. A pha gym- 
maint rhatacli fydd cael y pethau hyn wedi eu gwneuthur yu y 
inan hyny, nâ’u prynu am y prisiau anferth y gorfodir ni i’w 
rhoddi yn bresennol. 

Yr oedd yn llawen iawn genyf am y llwyddiant à ddilynodà 
ymdrechiadau yr Henuriad Taylor i reoieiddio cwranioedd i 


176 


UDGORN SEION. 


wneutbur siwyr a brethyn> a’m gweddi y w y bydd iddynt brofi ya 
llwyddiannus, ac y bydd lles yn deilliaw, nid yn unig i’r bobl y n 
Seion, ond i’r rbai hyny a osodasant eu harian yn y fusnes. 
Eithr pan y cymharwyf y rliai hyn â gwneuthuriad haiarn, teim- 
lwyf fod liaiarn yn beth llawer mwy ei bwys. A phob blwyddyn 
ag y gobirir y mater hwn, y mae filoedd o bunnau allan o’n llog- 
ellau. Frodyr, yr ydych yn dal i lafurio yn Mabilon,tra y byad- 
eeli o fwy bendith yn Seion ; gwna rhai o’r brodyr aros a thra- 
fferthu, a threulio eu dyddiau goreu, a gwario eu nerth yn 
Mabilon. Nis gall y pwnc gael ei gymhell yn rby nerthol, yn 
neillduol ar y cyfryw ag wyf íì wedi eu henwi. 

Yn y lle cyntaf, y mae o bwys i ffwrneisiau gael eu gosod 
mewn gweithrediad. Y’ mae hyn yn meddwl y Llywyddiaeth (ac 
yr oedd cyn i ni ymadael, ond nis gallant hwy wneyd pob peth ar 
unwaith, — maent hwy yn gwneyd yr oll a allant, ac yn estyn llaw 
i’n cynnorthwyo ninnau, ac y maent yn dysgwyl i ninnau wneyd 
yr oll a allom), i sefydlu ffurnais , a ffurfìo cwmpeini i ddwyn y 
mŵn o’r mynyddau. A’r peth nesaf (i’m meddwl i), yw cael 
melin rolio ; eithr yn y lle cyntaf, y mae arnora eisieu pump ar 
hugain o ffwrneisiau tortdi), a thebygol yw y cânt un yn fuan yn y 
Dyffryn). Y mae eisieu coohing stoues yn enbyd yma; mewn 
ff’aith, nis gall neb ddweyd pa faint yr arbedai y bobl yno mewn 
coohing stuces , pe buasent ganddynt. Arbedai, yn ol y cyfrif 
lleiaf, un buut ar bymtheg y tìwyddyn i bob teulu. Ma &cookiny 
stoue yn costio ugain punt yn y Dyffryu, yr hon a ellir ei phrynu 
yn St. Louis am dair punt. Ac y mae niferi o ddynion (brodyr 
yn yr Eglwys), yn gwario eu nerth yn Mabilon, pan y gallant 
fod yn Seion, yn cynnorthwyo i adeiladu teyrnas Dduw, ac arbed 
y Saint yn y Dyffryu, y rhai ydynt wedi gwneuthur llawer, rhag 
talu am gario haiarn uros y mynyddoedd. Nid wyf fi yn areith- 
ydd i osod allan y pethau hyny mewn rbyw ddull ardderchog; 
oithr pob dyn ag sydd yn eu deall hwy, a ddeallant hefyd yr 
ychydig awgrymiadau hyn. 

Bydd melin rotio, yn fy raarn i, er uad wyf yn proffesu bod yn 
wybodus yn eu cylcli. yn anghenrheidiol yn y lle cyntaf. Nis 
gellir gwueuthur hoclion a ywìrs , a llawer o bethau ereill,hyd nes 
y bydd genym felin rolio; ac hefyd at rolio llafnau haiarn at 
wahanol ddybenion; ac at farau bycliain, a llaner o bethau 
ereill. Mynwch y pethau hyn, a haiarn stoves a rheilffyrdd, a 



ÜDGORN SEION. 


177 


gweithfeydd hoelion, a pheirian-waith o arnryw ddesgrifiadau, a’r 
holl bethau ereill anghenrheidiol er cael gwaith haiarn sefydlog ; 
a bydd i’n pobl arbed miloedd o bunnau, y rhai, os na sefydlir y 
gweithfeydd hyny, a raid o anghenrheidrwydd eu taiu allan o’r 
cydwladoldeb. Wel, yr wyf fi yn credu fod genym y dynion a’r 
arian yn y Cynnadleddau Prydeinig,os gwna pawb eu defnyddio, 
er cyflawni yr holl bethau hyn. 

Yu y tymmor diweddar hwn o’r flwyddyn, nid yw yn debyg y 
gellir gwneuthur dim,yn fwy nâ gosod y peth mewn gweithrediad 
erbyn y flwyddyn nesaf, fel ag i gymmeryd cwmpeini, &c., yn y 
rhan gynnaraf o’r tymmor, er fy mod yn credu y gellir gwneu- 
thur rhywbeth tnag at sefydlu ffwrneisiau; canys nid wyf yn 
raeddwl y bydd eisieu llawer o beirian-waith er dwyn y mŵn o’r 
myDyddau, a’i doddi yn pigs. Eithr bydd rhai o’r brodyr yn 
alluog i roddi rhyw hysbysiaeth ynghylch y rlian hon o’r gwaith. 

Yr wyf eisieu cael allan deimìadau y brodyr ar y pwnc hwn, 
a’r eiddo svdd ganddynt yn eu Cynnadleddau. Yr wyf wedi cael 
ar ddeall tra y bum yma, fod brodyr ag y T dynt yn edrychol ar ol 
gweithfeydd hoelion a ffwrneisiau, eithr nid wyf wedi clywed am 
neb ag ydynt yn ymarferol adnabyddus â melin rolio, eithr 
gobeithiaf, cyn yr ymadawn, i dderbyn rhyw hysbysiaeth ar y 
pwynt hwn. Yr wyf fi yn awr yn gadael y pwnc yn nwylaw 
y brodyr. 

Cafodd y gweddill o ddydd Mercher, dydd Iau, a boreu dydd 
Gwener, eu defnyddio er ystyried y pwnc o wneuthur haiam, &c ; 
ac hefyd sefyllfa y gwahanol Gynnadieddau yn yr Ynysoedd 
Prydeinig. 

Yn ystod yr amser hwn, cafodd y penderfyniadau canlynol 
eu pasio : — 

1. Fod cwmpeini o ddynion arianol a ffyddlawn i gael ei reol- 
eiddio a’i ddanfon o’r wlad hon, y tymmor nesaf, i’r Dyffryn, i'r 
dyben o adeiladu ffwrneisiau, gwneuthur peirianwaith, &c., 
anghenrheidiol er toddi a gwneuthur haiarn. 

2. Fod y Saint sydd yn cyfansoddi Cynnadledd y Gallaway 
Union, i’w huno â Chynnadledd Glasgow. 

(I'iv barhau.) 



UDGORN SEIOM. 


)*?S 


UHYBYDD. 

Aberamman , Mai 15, 1802. 

Anwyl Frawd Dayis, — Byddwch garediced ag hysbysu trwy yí 
Udgorn fod W. T. Tonkins, sinher wrth ei gelfyddyd, yr hwn 
oedd hefyd yn Henuriad yn Nghangen Seisnig Aberdar, wedi 
encilio yn ddirgel o’r lle uchod, â thair punt o arian yr Eglwys 
yn ei feddiant, ynghyd â deg punt a deugain, neu ragor, oddiwrth 
deuluoedd tlodion o Saint, ac ereill ag oeddynt yn gweithio iddo. 
Clywais ei fod yn rhyw ud o Swyddi Lloegr, a rhag iddo ormesu 
ar y Saint, carwn i chwi gyhoeddi yn yr Udgorn ei fod wedi ei 
dori allan o’r Eglwys, ar y 24ain o Ebrill, am y cyfryw drosedd. 
Bu unwaith yn ddyn da, ond yn ddisyminwth syrthiodd i’r trosedd 
gwarthus a nodwyd, yr byn a achosodd erlidigaeth adnewyddol 
ar y Saint yn y lle hwn. 

Yr eiddoch yn y Cyfammod Newydd, 

Thomas Pugh, 

Llywydd Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg» 


PENNILLION. 

(í’w canu ar “ Lukeconia.“) 

Pa’m casêir ni gan rieni ? 

Pa’m yn elyn troa brawd ? 
Pa’in i’r ffryndiau goreu ini 
’Nawr yn nodau gwg a gwawd ? 
Ni a fynem i’n hîliogaeth 
Wybod ’wyllys Duw yn by, 
Ond ni chredant ein tystiolaeth, 
Yna, pwy i’w beio sy’ ? 

Hoífder byd yw diystyru 
Pobl Dduw, am ddweyd y gwir 
Hwy laddasant ein prophwydi, 
Draw ar yr Amerig dir; 

Ond ni laddwyd y goleuni, 

Mae ef etto yn ein gwlad, 

A’r rhai gonest ymhyfrydant,- 
Pan y caífont ei fwynhadr 



tBGORÎí SEI0N. 


179 


Djnion drwg gasânt oleuni, 

Mewn tywyllwch tnaent am fyw ; 

Gwawl y Nef sydd yu dynoethi 
Eu gweithredoedd o bob rhy w ; 

Ac am hyny y cynhyrfant, 

Cywilyddiant wel’d eu gw'aitb, 

Ond cyfiawnder lywodiaetba 
Arnynt oîl heb fod yn faith. 

Seintiau hoff, deffrowch yn union, 

Doed i’n cof lle'r y’m yn byw, 

Mai mewn gwlad sy’n llawn gelynion 
I wir offeiriadaeth Duw : 

Awn yn by dros donog foroedd, 

011 yn enw’r Iesu mâd, 

A cbyd-ddringwn greig-fynyddoedd 
Er meddiannu tir eiü gwlad. 

Clynmil. John Wilkins, 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Explosion Ager-fad. — Ar y 9fed o Ebrill, dygwyddodd an- 
ffawd galarus ar afon lelldithiol y Missouri, trwy i’r ager-fad 
“Saluda ,, ymddryllio yu ddychrynllyd, ar ei gychwyniad o dref 
Lexington. Yr oedd oddeutu 175 ar y bwrdd, yn mysg pa rai yr 
oedd amryw o Saint. Dywed y “ Missouri Republicau’ , y gall 
fod oddeutu cant wedi eu niv/eidio a’u lladd ; ond erbyn i ni 
rifo enwau y rhai a laddwyd, nis gallem eu cael yn fwy nâ 32, 
a’r rbai a glwyfwyd yn 31. Cafodd y rhan fwyaf o’r morwyr eu 
lladd, a rhyw ychydig o’r Saint, sef Mrs. Dunbar a’i phlentyn, 
dau blentyn Mrs. Rollins, a dwy Miss Baileys, o Lloegr. Nid oes 
neb arall yn cael eu benwi, ond tri phlentyn ì Racbel Rowlands, 
(o Hirwaen feddyliwn). Mae Rachel Rowlands wedi tori ei 
cblun, ac v mae hi a’i dwy ferch, un 5 mlwydd a’r llall yn 13, yu 
cael eu hamgeieddu yn Lexington. Enwir y brawd W. C. Duu- 
bar, ac ereill, yn mhlitb y rhai a niweidîwyd. Mae yr banes i’w 
weled yn gyíiawn yn y Star am Mai 29, 1852; a chan hyny nid 
oes achos ymhelaetbu yma. 

Ymadawiad. — Ymadawodd yr Apostolion F. D. Richards a C 
Erastus Snow, ar l'wrdd yr ager-long “ Africa,” o Liverpool i 
Gaerefrog Newydd, ar ddydd Sadwrn,yr 8fed o’r mis hwn, gydag 
argoelion o fordaith gysurus. Rhwydd hynt iddynt i gyrhaedd 
pen eu taith. 



180 


UDGORN SETON. 


Ymgasglü o Ddîfrif. — Hysbyswyd ni fod yr Henuriad Ezra 
T. Benson wedi gorchymyn (ac y maent yn debygol o fod mewn 
gweitlirediad erbyn hyn), ÌtlOO o wageni, 2000 0 law-geirt, a 1000 
o wheelbarroirs. er tnwyn i'r Saint tlodion ymfudo y tymmor 
hwn o Cmtncil Bluffs i Ddyffryn y Llyn Haìen Fawr. Dyna’r 
ffordd i’r tìodion ymgasglu i Seion ! Iechyd, nerth, a llwyddiant 
iddynt. — Stnr. 

PenderffniaDau. — Penderfynwyd ar y 27ain o Fai, 1852, 
gan Brif-lywyddiaeth yr Eglwys Gymreig, fod Cynnadledd Sir 
Gaerfyrddin i’w rhauu yn ddwy, a lrod Cangenau Caerfyrddin, 
St. Ciears, Wern, Brechla, Llanpumsaint, Pencader, a Chastell- 
newydd, i’w gwneyd yn gynnadledd, dan yr enw Cymiadledd 
Caerfyrddin, a bod Thoinas C. Martell i fod yn llywvdd,a Thos. 
Jenhins vn gynghorwr iddo : hefyd, fod yr holl gangenau yr 
ochr arall i’r afon Towy, i fod yn gynnadledd arall, dan yr enw 
Crnuadledd Llanelli, a bod Abednego Jones i lod yn llywydd : 
hèfyd fod cangen Llansawel i gael ei throsglwyddo i Gynnadledd 
Sir Aberteiii. 

Cfnnyrch yn Utah. — Mao Mr. Mendenhall, yn Springyille, 
Drffryn Utah, wedi agor 38 o erwau o dir newydd, a chodi arno, 
v tymmor hwn, 600 o fwsheli o wenith, 250 o yd (Indiaidd), 260 
ò fêtYS (pwysai rhai unigoi o lionynt yn 22 pwys), 275 o bytatws 
(rhai o honynt yn pwyso 5J pwys yr un), 20 o winwyn, ac II o 
bys; II o wageneidiau o bumptins a spias/irs, llawer o ba rai a 
bẁysent, o 95 i 100 pwys yr un ; ynghyd ag amrywiaeth o 
bethau ereill . — Deseret News. 

Marwolaethad yn Ninas y Llyn Halen Fawr. — lVrth 
edrych dros lyfrau v c!ochvdd, cawn hanes am 2 wedi marw yn 
1848, 26 yn Í849, 54 yn 1850, a 64 hyd Rhagfyr 15, 1851. O'r 
rltai hyn yr oedd yn wrrywod, 14 dan 1 flwydd, 18 dan 10, 10 
dan 2Ò, 5 dan 30, 4 dan 40, 8 dan 50, 6 dan 60, 4 dan /0, a 2 
dan 80; ac vn fenvwod, 10 dan 1, 18 dan 10, 12dan 20, 14 dan 
30.5 dan 40, 5 daii 50, 8 dan 60,2 dan 70, ac 1 dan 80; cyfan- 
swm, 146, Allau o’r uchod, y mae 6 trwy foddiad, I trwy syrth- 
io, 1 truy lwyth o wair, a 3 trwy gael eu gwenwyno trwy fwyta 
gwreiddiau. Nid ydys vn raeddwl mai dyma yr holl l’arwoiaeth- 
au ag sydd wedi dygwydd, eithr dyna i gyd a ddangosir gan y 
clocbydd; ychydig iawn o’r clefydau a enwir. Dymunem ar y 
clochydd fod yn fwy manwl wrth roi hanes poh marwolaeth, mor 
bell ag y gŵyr, gan ncdi y clefyd,y physygwr fn yn gweini, &c., 
Scc. — Deseret News. 


Taliadac o Mai 13 hyd Mai 26. — Sir Gaerfyrdaio, £2; 
Gorllewin Morganwg, J04; Pontytypridd, £1 I3s 8c; Dowlais, 
12s 3e; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, 9s ; Pendaren,14s 6c ; 
Cefn, 4c, Rymni (Seisnig), ls 3c. — Cyfanswm, £9 14s 3c. 


J. DAYIS, AROBAFFYDD, IUERTHYR-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 

£>mn y> ^aínt. 


Khip. 12.] MEHEFIN 12, 1852. [Cyf. IV. 


COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 

Prif Awdurdodau Cynnadleddau Prydeinìg Eglwys Iesu Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf. 

[Parbad o dud. 177.] 

Prydnawn Dydd Gwener, Ebrill 9. 

ANERCHIAD OLAF Y LLYWYDD F. D. RICHARDS. 

Anwyl Frodyr, — Yr wyf yn cyfodi o’ch blaen y prydnawn hwn 
mewn cryn wendid, i'ch anerch ynghylch sefyllfa y gwaith yn y 
Cynnadleddau Prydeinig, ac i gynnyg i’ch ystyriaeth y ddysgeid- 
iaeth hono a ymddangoso i fod er daioni i chwi, ac a wasanaetho 
fel maen-brawf i chwi yn y Cynnadleddau dros y rhai y gelwir 
chwi i lywyddu. Mae gwaith Duw eisoes wedi cyrhaedd i sefyll- 
fa o nerth a dylanwad yn y wlad hon, ac y mae, o flwyddyn i 
flwyddyn, yn cynnyddu ac yn ychwanegu, os nid gymmaint 
mewn rhifedi ac agwedd ailanol, e'.to mae yn cynnyddu mewn 
golygiadau ereill, ac felly yn gofyn mwy o ddoetbineb ac egni nâ 
phan yn ei fabandod. Mae dyn mewn nn rhan o'i fywyd, 
weithiau yn tyfu i fyny yn dra main hyd nes y cyrbaeddo faint- 
ioli gwr, ac yna wedi y cyrhaeddo ffurf allanol neu ymddangos- 
iad gwr, y mae yn dechreu tewhau, ac yn ennill y sylweddol- 
rwydd hwnw ag sydd mor anghenrheidiol tuag at ymdrechiadan 
bywyd dyfodol. Pa heth bynag a fyddo ei fywyd tyfiadol, dylai 
gofal mawr gael ei gymmeryd yn ystod yr amser hwnw, rhag i’w 
gyfansoddiad corfforoi gael ei niweidio. Y mae yn dra thebyg i 
hyny gyda gwaith Duw. Os sylwch ar y gwaith fel yr oedd yn 
12 



ÜÛGO'RN SEÎ03. 


m' 

cynnyddu, ac yn dyfod i sylw y bobl, nis gallai bryd hyny gyf-' 
lawni y gorchestion mawrion hyny, fel Cangenau ac fel Cynnad- 
leddau, ag a gyfiawnant yn bresennol. Y mae wedi bod am 
flynyddau ag ydynt wedi myned beibio yn byw tymmor ei dyfiad, 
ac o ganlyriad y mae wedi bod yn ietranc a thyner, yn analluog i 
wrthsefyll yr ystormydd a llid y geìyn ; yr hyn a ddengys yr 
anghenrheidrwydd o gynnyddu, megys ag y gwnaeth hyd yn' 
hyn ; ac yn awr dechreua dyfu a thewhau, nes dyfod yn gadarn 
fel y dderwen gref, ac yn allirog i wrtlisefyll ystormydd a thym- 
hestloedd y gelyn. Ni fydd rhyddhau y tir oddiamgylch y 
gwreiddiau ddim ond yn gwneyd i’r pren dyfu a Synu yn helaeth- 
ach. Ac y mae’r Eglwys hon wedi cyrhaedd tymmor pan ag y 
mae cyfnod newydd wedi dechretí, yr hyn a achosa i waith yr 
Arglwydd gymmeryd arno agwedd wahanol i’r hyn a gymmerodd 
hyd yma. Yr ydym wedi bod yn dysgu pethau ysbrydol; yn 
awr, y mae genym i ddysgn pethau tymmorol: a thra y byddom 
yn estyn pethau ysbrydol Er byd fel o’r blaen, bydd genym i 
siarad mwy ynghylch pethau ysbrydol wrth y Saint. Rhaid i mr 
eich hysbysu fod y Sainf yn y l>yffryn yn tyfu mwy nâ’r rhai 
hyny yn y wlad hon, gyda golwg ar deimlo dros y gwaith hwn r 
ac yr ydych cliwi yn ei wybod, y cyfryw o honoch ag a fu yno o 
leiaf, canys y maent hwy yn líawn ysbryd a by wiogrwydd. Ac y 
mae eisieu, frodyr, dysgu rhywbeth i’r Saint yma, ag sydd yi* 
anghenrlieidiol iddynt, neu ynte ni fyddant yn addas i fyned yn 
uniongyrchol i gymdeithas y Saint yn y Dyffryn. Dichon y 
bydd y Llywyddiaeth (pan fyddo cwmpeini o Saint yn cyrhaedd 
y Dyffryn), yn gofyn pwy fu yn dysgu y Saint hyny? Y mae 
yn waith pwysig (a’i gyflawni yn ffyddlawn), i ddysgu a llywod- 
raethu pobl Dduw. Ac megys ag yr wyf yn gwerthfawrogi fy 
sefyllfa, ac fel yr wyf yn teimlo dros yr eiddo chwithau, frodyr, y 
mae arnaf eisieu eich parotoi chwi i’r orphwysfa sydd yno i bobl 
Dduw. Os ydym yn cael ein bedyddioer roaddeuant pechodau,y 
fynyd ag y byddom yn camu tuhwnt i’r cyfarwyddiadau a gawsom, 
i ddysgu y pethau hyny nas danfonwyd ni i’w dysgu, yr ydym 
yn rhodio ymaith yn gymhwys oddiwrth yr Arglwydd, a pliob 
dydd yn rhodio yn mhellach pellach o’r ll-wybr dyledswydd, yn 
yr hwn yn unig y raae diogelwch. Rhaid i ni edrych ar ol eiu 
gyrfa, a pheidio gadael ein huuain i gael ein harwain ymaith, 
«jthr byw mewn ilwyr ufydd-dod i ofynion y nefoedd, a glauhau* 



CDGORN SEION. 


183 


«in hunain o’r ffieidd-dra a’r llygredd hyny, trwy y rhai yr 
ymhalogodd y Cenedloedd, a pharotoi gogyfer â’r gogoniant 
hwnw ag sydd i blant Duw yn Seion. 

Mae yn rhaid i chwi barhau o hyd i bregethu i'r byd fifydd, 
edifeirwch, a bedydd er maddeuant pechodau, a ffydd yn Joseph 
Smith a Brigham Young; ac yna rhoddi iddynt yr Ysbryd Glân ; 
a pha fwyaf a barhewch o’r amser hwn allan i gyfranu i’r Saint 
yn y wlad hon yr ysbryd sydd yn Seion, mwyaf oll a gewch 
chwithau o hono eich hunain. A bron fel y byddoch chwi yn 
taenu yr ysbryd hwnw yn mhlith y bobl, y mwyhewch chwithau 
eich dyianwad a’ch gallu yn eu piith, a galluogir chwi i roddi y 
fath gynghorion i'r Saint ag a gynnydda eu ffydd yn fawr, ac a'u 
hadeilada yn ngwaith yr Arglwydd. Ac er na ddygwch gym- 
maint i mewu, etto chwi a effeithiwch gymmaint o ddaioni ; canys 
bydd y rhai a ddeuant i mewn o’r iawn fath, a gwna un o honynt 
fwy tuag at adeiladu teyrnas Dduw, nâ dau o fath arall. Bydd- 
ant wedi en parotoi yn well i ddyoddef enllib a gwawd y byd, ac i 
dderbyn cyfarwyddiadau yr Offeiriadaetb, canys y mae gan 
ddynolryw gymmaint i ddysgu cyn y gallant weled Duw. Y 
mae y gwaith hwn, ac fe fydd hefyd, yn cario gydag ef faen tram- 
gwydd ; a pha fwyaf y byddo felly, mwyaf i gyd fydd gan feddyl- 
ian y bobl i ymeangu mewn cyferbyniad i nerth cynnyddol gwaith 
yr Arglwydd. Yn nyddiau yr Arglwydd, yr oedd gan yr Apos- 
talion a’r bobl yn gyffredinol, í gredn mai yr Iesu oedd Mab 
Duw. Yn y dyddiau hyn, gofynir ganddynt i gredu, mewn ych- 
wanegiad at hyny, i Joseph Smith fod yn Brophwyd i Dduw, ac 
hefyd fod Brigham Young yn brophwyd yn brcsennol; ac y mae 
y ffydd hon yn anhebgorol. 

(Tw harhau.) 


PENNILL. 

0 Arglwydd, rho dy Ysbryd, 
Pan fyddom ger dy fron, 

1 weddio am fenditbion 
A’n gwna ni oll yn llon : 

Gwna aros yn y canol, 

A’th roddion gyda thi, 

I dywallt i’n calonau, 

’Nol ein hanghenion ni. 


Merthyr, 


Eliíabetb, 



184 


UDGORN SEION. 


TRAETHAWD AR DDYLEDSWYDD RHIENI TUAG 
AT EU PLANT.* 

“ Hyffordda bientyn yn mhen ei ffordd, a pban beneiddio nid ymedy 
â hi,” — S elyf Ddoeth. 

Hynaws Rieni, — Nodaf yn fyr rai o’ch dyledswyddau tuag at 
eich plant, o barth i’r pethau a berthynant i’r byd a’r bywyd 
hwn, ac ychydig er parotoi i fyned i fyd arall. “A’r neb a 
ddarlleno, ystyried,’’ a barned yn bwyllog bob peth. 

Y ddyledswydd gyntaf a ddygaf gerbron yw, y dylech ofalu 
eu bod yn cael digonedd ac amrywiaeth o ymbortb glân aciacbus, 
a hyny bob amser ag y byddo natur yn galw am dano : hefyd, 
fod pob syberwyd, symlrwydd, a dystawrwydd bob amser ag y 
byddont y cyfranogi o bono wrth y bwrdd. 

2. Glendid : dylecb ofalu eu bod bob amser yn lanwedd, fod 
eu gwynebau, eu dwylaw, a’u holl gyrff yn lân, yn neillduol pan 
yn cyfranogi o anghenrheidiau natur. 

3. Dylech roddi am eicb plant wisgoedd cynhesion, rhag 
iddynt gael anwyd (yr hwn ydy w achos y rhan fwyaf o’n clefyd- 
au), ac na byddo llyngyr yn cael llechu yn hir yn eu cyfansodd- 
iadau, rhag nychdod ac eiddilwch, ac i lawer o drafferthion a 
chostiau ganlyu. 

4. Dylech eu caru a’u parchu megys rhoddion y Goruchaf, a 
gofalu rhag iddynt gael ofnau pan yn ieuainc ; canys achosodd 
ofnau i lawer fod yn fudion. 

5. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn dilyn cwmnîaeth 
ddrwg; oblegid y cyfryw a lygra foesau da, nad pa mor ddyfnion 
eu hargraffir ynddynt. 

6. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn cael rhyddid i ddweyd 
anwiredd wrth neb, na thwyllo neb mewn dim ; ac na fyddont 
yn dafodrydd, trwy dyngu, rhegu, na chablu ; ac na ddynwared- 
ont neb, mewn geiriau, ystumiau, na gweithredoedd. 

7. Dylech wylied na fyddont yn euog o’r hyn a elwir yn 
gyffredin, “ erlid clecs,’’ a thrwy hyny yru cynhen rhwng cym- 
mydogion. 

8. Dylech wylied na fyddo eich plant yn mynych gyrchu i dai 
cymmydogion, heb neges; yn neillduol pan y byddont ar eu 

• Cafodd y traethawd hwn ei yru i Eisteddfod y Cymmar, ac ar ddymun- 
iad yr awdwr, gyrwyd ef i ui i'w gyhoeddi,— Gol. 



UDGORN SEION. 


185 

prydiau bwydydd, neu fod ymwelwyr neu ddyeithriaid yn dyg- 
wydd bod yn y cyfryw dai. 

9. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn myned i gaeau, per- 
llanau, gerddi, nac o flaen drysau neb i chwarae a cbadw ystŵr. 

10. Dylech gofioeu holi pan wedi bod oddi cartref yn hir, pa 
!e, a cbyda pwy y buasent wedi treulio eu hamser felly ? 

1 1. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn gwario eich arian ar 
oferedd, na rhodio yn feilchion a phen ucbel, yn ol eu mympwy 
eu hunain. 

12. Dylech eu hattal i ymarfel â phethau diles; reegys myg- 
lys, trewlwch, &c., a llawer o ddiodydd, a gwirodydd poethion,&c. 

13. Dylech eu rhwystro i dd weyd, “ Na, na” (h.y. na wnaf), 
na’ch gwrth-ddywedyd mewn dim, na neb ereill ychwaith, a 
fyddo yn liynach na hwy ; oblegid y mae yn wrthun ac yn afrës- 
ymol iawn. 

14. Dylech eu ceryddu pan fyddo angben ara hyny ; ond nid 
rtddaw a pheidio talu yr adduned, cofiwch, na thalu yn rbywfodd, 
nac yn rhanol ychwaith ; nid trwy eu troedio, tynu eu gwalltau, 
eu cernodio â dwrn neu law, neu’r peth neçaf ilaw; nac un 
amser mewn ysbryd cyffrous (natur wyllt), ond cymmeryd gwial- 
en fedw, mewn ysbryd tawel, a gofalu cyn curo, fod y dyoddefydd 
yn deall i bwrpas am ba beth ei ceryddir, yna ei guro; ond nid 
ar ei ben na’i wyneb, na’i ddwylaw, na’i draed ychwaith, eithr ar 
ei gefn (“gwialen cerydd i gefn yr ynfyd), ,> a hyny hyd oni 
addunedo beidio gwneyd y cyfryw ddrwg am ba un ei ceryddir 
rawyach. “ Y mae ffolineb,” medd Solomon, “yn rhwym yn 
nghalon plentyn ; ond gwialen cerydd a’i gỳr yn mhell oddi 
wrtho.” 

15. Dylech chwi, y fara, ofalu na fynwesoch y dyoddefydd pan 
y ceryddir ef gan ei dad ; os dywedwch ond gair bach y pryd hwn, 
yn bleidiol iddo, bydd y cerydd yn hollol ddiles, ni wna ond ei 
galedi, a’i yru i ddigio wrth ei dad ; gan hyny, cyn curo, cydun- 
wch â’ch gilydd. 

16. Dywed 1 Sam. v, 13—14, fod“ melldith Duw ar dŷ Eli, am 
na waharddodd i’w blant wneuthur yr hyn oedd yn ddrwg yn 
ngolwg yr Arglwydd.” Cofiwch nad oes un atalfa ar ei ffordd i 
wneuthur felly etto, yu y dyddiau hyn ; ond gan nad beth am y 
felldith, hyn a wn, y daw i’r esgeuluswyr o hyn, gywilydd, trist- 
wch, a dymuniadau na baent wedi eu claddu pan yn ieuainc. 



186 


CDGORN SEION. 


Gytwyd llawer o famau tynerion i’r beddau cyn eu hamser, o 
herwydd drygedd eu plant. 

17. Y fantais gyssylltiedig â gwahardd y plant i ẃníuthur 
drygioni, a’u ceryddu yn ddyladwy : ennillant iddynt eu hunain 
lonyddwch a Uawenydd, hyfrydwch a gorfoledd ; gallant ddy- 
•wedyd fel Israel gynt, “ Ein plant yw ein gogoniant.” Gallan» 
fod yn offerynau yn llaw y Goruchaf i achub eu plant i fywyd 
tragywyddol ; ac yn y farn gallantroddi eu cyfrif yn llawen, ac G 
mor ddedwydd fydd hyny ! 

18. Dylech fod yn dyner wrth eich plant, a pheidio eu gyru 
i ddigio. “Wel,” medd rhywun, “ pa fodd yn y byd y gallaf 
geryddu fy mhlant, ac heb eu digio ? y mae fy mhlant i yn digio 
ao yn fy nyfenwi, pan eu ceryddaf.’’ Dichon eu bod, ond cymmer 
gynghor : y tro nesaf, cyramer ofal ar fod dy eiriau a'th resymau 
yn cael cymmaint o argraff ar galon y dyoddefydd, ag a gaiff y 
wialen ar ei gefn, yna ni ddigia er ei guro yn dost. 

19. Dylech ofalu na fyddo eich plant yn cael tyfu i fyny yn 
aegur a diffrwyth ; oblegid anhawdd plygu y rhai a gyfodir felly 
i unrhyw waith na masgnach. 

20. Dylech ofalu na roddoch esiamplau drygionus o flaen eich 
plant. Os clyw yr eneth fach ei mam yn dweyd anwiredd, trwy 
ei gwybodaetb, hithau a ddysg ; os lladrata y fam rywbeth, ond 
odid na wna y ferch hefyd pan ddêl trachwant. Felly hefyd, os 
arfera y tad yfed a meddwi, tyngu a rhegu, &c., tebyg, tebyg mai 
ei fab fydd ei ail; oblegid mae y traed a'r dwylaw yn pregethu 
yn uwch ac effeithioiach nâ’r tafod ; gan hyny, os caiff y plant 
esiamplau drygionus o'u blaenau, bydd yr holl gynghori, ceryddu, 
&c., i gyd yn ofer a diles. 

21. Dywed y Testament Newydd y dylai y rhieni gasglu trysor 
i'r plant, ac nid y plant i’r rhieni ; ond y mae hyn yn orchwyl go 
anhawdd y dyddiau hyn, oblegid y mae y byd oll braidd o chwith : 
y mae Mr. Gwrlhwynebwr a’i dylwyth yn haern mai eiddynthwy 
ydyw y llywodraeth ; ac yn wir, llwyddasant yn rhyfedd, dygas- 
ant ddyn i sefyllfa isel, a’r creadur yntau hefyd, i gyd-ocheneidio, 
ac i ddysgwyl am ddadguddiad meibiou Duw ; brysied y dydd. 

Etto, nid digon ydyw attal y plant i wneuthur yr hyn sydd 
ddrygionus ac anweddaidd ; ond y mae yn ddyledswydd arnoch 
i ddysgu moesau da iddynt, a hyny mor fuan ag y delont i ddeall 
ac amgyffred, yr hyn addysgir iddynt. 



ÜDGORN SEÍON. 


187 


1. Ni raîd i mî ddywedyd ei fod yu ddyledsw} r dd arnoch eu 
•dýsgu i lefaru, oblegid eich parodrwydd oll i hyn ; ond dylech eu 
dysgu i fod yn ddyötaw bob amser ag y byddoch chwi, neu ryw 
rai ereill yn llefaru yn barod. Anweddaidd (rm -golwg i) yw fod 
plant â’u oegau yn agored yr un pryd â’u rhienL Wel, dysgwch 
hẅỳ, ynte, i fod hob amser yn astud i wrandaw, ond yn ddiog i 
lefaru. 

2. Dylech eu dysgu i fod yn hollol ufydd bob amser, ac i fod 
yn barod i wneuthur pob peth ar y cais cyntaf,yn ddi-rwgnach & 
di-nâg. Cdfied y neb rhieni bynag 6vdd yn gorfod dywedyd 
ddwy waith wrth eu .plant am wneuthur yr un peth, eu bod wedi 
anghofio neu esgeuluso geiriau’r testun/ £ fíyffoirddableirtyii, M &c„ 

3. Dylech eu dysgu i gyfarch pawb a gwrddant yn serchus, â 
boreu, dydd, neu nos dá’wch. 

4. Dyléeh eu dysgu i ddod yn ©1 o’u negesaiu y® fuan,ac i gofio 
am bob peth fel eu gorcbymynwyd^ hefyd, a beidio sefyllan 
mëwn pyrth neu fynedíeydd lle y tmynydh draaawyir ; ac i gau y 
drysau, a’r clwydydd a gaffont feily* 

ô. Dylech eu dysgu i ofalu yn flaenaf «. phenaf am eu gor- 
«hwylion eu hunain, heb ymyrAeth ,ä materíon ereilî, na holi na 
©hwestiyno neb am bethau di-bwye. 

6. Dylech eu dysgu i ddweyd y gwir wrth bawb bob amser ; 
ond nid gwirio trwy lẃ, befhau di-bwys. Y mae le , a nage\ do^ 
a naddo , yn ddigon heb gyssylltu, yn wir , ar f'enaìd , mỳn Duw , 
torth bob gair. Y mae 'wedi goleuo ychydig erbyn hyn, ac yn 
agos dydd ; gan hyny, -gyrer y llwon uchod a’u cyffelyb, i’r 
tywyllwch, o ba k y daethant ; a boed i ni fwyniant o freiniau 
plant V dydd, beb gymmysg o gynnyrchion y tywyllwch dudew. 

7. Dyleeh ,eu dysgu, a’u harfer, i fod yn onest tuag at bawb 
fcob amser. 

8. Dylech osod eich plaht mewn ysgoUon i ddysgu darlien ac 
ysgrifenu., Cymraeg a Saesneg o leiaf ; a goreu oll fyddai iddynt 
ddysgu cynnwysiad y Gramadegau, &c.,os bydd hyny yn natur- 
iol iddymt. 

Etto,er gwrthod drygau, ymarfer mocsau da, nis gellir hyw ar 
hyny, ond rhaid cael rhyw alwad neu gelfyddyd; ac nid ydyw 
pethau felly yn disgyn o’r nef yn dalpiau i blant na dynion, ond 
írhaid eu dysgu o ychydig i ychydig. Felly, ynte, dylech chwi, 
ddysgu eich plant ; a ohyn anturio i osod eich plant mewn 



188 


UDGORIÍ SEIOI*. 


ysgalio», nea eu prentisio i ddysgu rhyw gelfyddydau, da fyddai 
i chwf' wybod eu tueddiadau, yr hyn a ddywed y rhai sydd yn 
gwybod y wyddor o ymenyddeg ( phrenoloyy ) ; efelly, y sawl na 
ŵyr y wyddor hon yn eich rnysg chwi dadau, naynwch wybod gan 
y rhai â ŵyr, cyn gosod eich plant i ddysgu unrhyw alwedigaeth- 
au ; cyst hyny lai i chwi, na chosti eich plant i ddysgu yr hyn 
hethau nad oes yuddynt un tuedd naturiol. 

Costiodd plant llawer yn ddrud iddynt i ddysgu celfyddydau ; 
ond w ed i yr holl gostau, aeth y cyfan yn ofer, o herwydd “ trech 
anian na dysg.’’ Gwelwyd rhai gofiaid, seiri pren a maen, masg. 
nachwyr, cyfreithwyr, pregethwyr, ac offeiriaid, &c., y naill yn 
hwsmon, a’r llall yn curycb, y naill yn gwicwr ( pedler ), a’r llall 
yn fwnwr, neu löwr, a thyna y pethau a fynant fod, er gwybod a 
medru gwell, ac uwch galwedigaelhau ; o ganlyniad, gwell i bawb 
rhieni wybod holl dueddiadau naturiol eu plant yn gyntaf, cyn 
eu gosod i ddysgu un math o alwedigaethau ; ac wrth eu dysgu 
i wneutbur yr hyn sydd yn naturiol iddynt, hwy ä ddysgant yn 
gynt, wrth lai o gostau, ac heíyd hi a etyb y dyben. 

Etto, yn mhellach, er gwrthod pethau drygionus a llygredig, 
ymarfer moesau da, dysgu hyw yn y byd hwn, nid ydyw hyn oll 
ddim yn ddigon, oblegid y mae byd ar ol liwn, a rhaid i ni fyw 
yno hefyd. Gan liyny, rhaid i ni barotoi ein hunain,a’n plant 
hefyd, er myned yno. Ee elwir y parotoad hwn yn grcjydd; felly, 
dylech chwi rieni ddysgu eich plant i fod yn grefyddol. 

Y mae achubiaelh eneidiau eich plant i fywyd tragywyddol, yn 
gorphwys i raddau pell arnoch chwi rieni. Dyry Solomon yr 
addewid y bydd i’r plentyn a hyfforddir yn mhen ei ffordd, beidio 
ymadael â hi. 

Hefyd, yr oedd yn arferiad yn mysg yr hen dduwiolion gynt, i 
ddysgu eu plant i fod yn grefyddol. “ Mi a’i hadwaen ef (meddei 
y Goruchaf am Abraham), y gorchymyn efe i’w blant, ac i’w 
dylwy th ar ei ol, gadw o honynt ffyrdd yr Arglwydd,gan wneuth. 
ur cyuawnder a barn.’’ 

Cawu hefyd fod hyn yn orcliymynedig iddynt yn Deut. iv, 9. 
Efelly, gwelwn ei bod yn ddyledswydd arbenig ar bawb yn Israel 
ei chyflawni. 

Hefyd, nid ydym ninnau,dan oruchwyliaeth y Testament New- 
ydd, yu ol o gael cyffelyb orchymyn, trwy enau Paul yn Eph. vi,4, 
“ Chwithau dadau (medd efe), na yrwch eich plant i ddigio.; 



UDGORN SEION. 


1S9 


oíid maethwch hwynt yn addysg ac athrawiaeth yr Ar- 
glwydd.’* 

Y neb a sylwo ar y dyfyniadau uchod, a wêl am ffordd yr Ar- 
glwydd, mai un ydyw ; Athrawiaeth yr Arglwydd, un ydyw ; oud 
ffyrdd dynion, llawer ydynt, a’u hathrawiaethau fel gwallt eu 
penau mewn amledd. 

Yn awr, heb ymhelaethu ar y petbau hyn, o herwydd eu hod 
yn bethau dadleuol, terfynaf trwy roddi gair o gynghor i bawb 
rhieni, i ddarllen Uawer ar y Beibl, ao ystyried yn sobr beth a 
ddywed ef am y rhai gynt, beth oeddynt hwy yn broffesu? beth a 
fwynhaent oddiwrth fod yn grefyddol ? Y pethau hyny a ddysg- 
asant i’w plant, wrth gwrs. Dy wed yr ysgrytbyr, y “ crybwyllas- 
ent am danynt, pan eisteddent yn eu tab, pan rodient ar y ffordd, 
pan orweddent i lawr, a phan godent i fynv. M A thrwy wneuth- 
ur felly, ennillasant iddynt eu hunain enwau da, ac anrhydedd, a 
bywyd tragywyddol yn dâl yn y diwedd ; ac y mae eu hanes wedi 
ei gadw, eu rhinweddau wedi eu nodi er esiampl i ni, fel y can- 
lynem eu holau. Gan hyny, anw'yl Gymry, gwnawn ninnau oll 
yr un modd, fel yr etifeddom yr unrhyw freiniau. 

Yn awr, rbaid terfynu, oblegid “ nid da gormod o ddim,” nac 
am ddim. 

Yr eiddoch yn ffyddlon, 

Abwydyn ( sef John Richards, Dinas). 


CAM-GYHUDDWYR Y SAINT. 

Mae yn gof gan ein darllenwyr am y llythyron hyny a yrwyd 
yn ddiweadar gan ddau Gymro o St. Louis, yn cam-gyhuddo y 
Saint o angharedigrwydd, twyll, aml-wreigiaeth, &c., yr hyn a 
gyboeddwyd trwy holl bapyrau y wlad. Y’n awr, mae y llythyr 
canlynol yn dynoethi y cyfan ; ac yr ydytn yn ei adael heb ei 
gyfieithu, er mwyn i’r Saint ei ddangos i’r personau oedd yn 
darllen newyddiaduron Seisnig. Danfonasom gopi o hono i*r 
“ Cardiff and Merthyr Guardian,’’ ac befyd i’r “ Welshman.’’ Y 
Jlytlìyr sydd fel y canlyna : — 

Rolling Mill, Bremen, St. Louis, May 3, 1852. 

Dear Brother Davis, — I feel strongly impulsed to write a 
few lines to you, in order to inforn you of the true state of affairs 



iŵ) 


UI>GORN SEION. 


ìq this city. Through the tÍTidness of somo of our friends at 
Aberdare, we hear of several false and erronious impressions, 
which the people in general have (at Merthyr and Aberdare), 
relative to the Mormons in this city, caused doubtlessly by the 
false and malicious statements of apostates. 

Brother Richard Palraer received a “Cardiff and Merthyr 
Guardian,” lately from his father, in which I saw a letter from 
Wm. Davies (Abercarn) and Evan Howell, now resîding near St. 
Louis. I was truly disgusted with its contents, and I fearlessly 
ássert that it is nothing but false and exaggerated accounts, which 
could not emanate from none but wicked, designing apostates, 
infuriated by their deep rooted hatred to the Mormons. 

They (Wm. Davies and E. Howell) state that the Saints are 
very unkind to each other here, and that they have been very 
unkind to thvm, &c. This statement I boldly deny; and to the 
reverse, I say tbat the Morraons hare been very ìánd to them 
(considering circumstances), especially to Wm. Davies; and no- 
thiug but ingratitude of the blackest kind,could bave obliterated 
from their memory tbe obligation they are under, even to the 
Mormons. 

In order tbat you may know these men, I shall relate how 
they became so exasperated against the Mormons; and I shall 
also exemplify a little of the “ unkindness” of the Mormons 
to them. 

Wm. Davies and E. Howell joined the Saints a week or two 
before they left Wales. Davies,had been a Mormon before that, 
but by some means or other lie got cut out of the Church. After 
we entered the ship in Lirerpool, we hâd to wait a day or two in 
the river Mersey, in order to bave a fair wind to take us on. 
While we were there, Wm. Davies fell into a great rage, because 
the provisions were not distributed (according to his ideas) 
fairly, or at least quick enough : his rage was so unbounded tbat 
he really had the appearance of a madraan; he cursed and swore 
raost terrible, and U6ed the most obscene language, calling Orson 
Pratt and others the most infamous names. His eyes faiily ap- 
peared to start from their sockets with the intensity of his passions. 
tìe had all his boxes, &c., lowered to a boat, and otdered hÌ6 
trembling wife and children unto the same, and payed tbe water- 
man to take him ashore, whieh he did ; but as they reached the 
shore, Davies's paroxism having sabsided by tbis tima, he repent- 
ed of what he was doing, and he desired the waterman to row 
him back to the vessel again ! 

All tbis pa6sed by, and the Saints were counselled to be carefui 
and kind to him, for we all looked on him as a man who could 
not bridle his passions, and we all felt píty and commiseration 
for him, considering it a peculiar failing in his nature. 

Throughout the length of our voyage to New Orleans, we bad 
great trouble in cooking our food, the galley not being bigenough 
t o 45aok for so many ; consequenlly, each family had to cook in 



UDGOBN SEION. 


191 


their turn, which was only twice a day : but for fear of offeuding 
Wm. Davies, and causing another disturbance, we all consented to 
give him the privilege to cook wher»ever he liked, 

Davies continued to be very outrageous and unruly, and having 
some jufluence over Evan Howell, he soon led him astray also, 
Evan beiug naturally of a weak mind, and as ignorant as he 
was weak. These two were cut out of the church, in a public 
meetÌDg one Sunday morning, on bourd ship, for their miscon- 
duct. 

When we arrived in New Orleans, there were several of the 
Brethren, who had not sufficient raoney to take them up the 
river to St. Louis ; consequently, they must have had to abide in 
New Orleans, had not the charity and kindness of the Saints 
provided for thern. They raade a collection before we arrived in 
New Orleans for the poor, in order to defray their expenses up 
the river; thus they gave the chance to all the passengers (rich 
and poor) to go as far as St. Louis, New Orleans being a very 
unhealthy place, and by far too hot a climate for Europians. 
Wm. Davies was one of the nuraber who had not enough of 
naoney to take himself and family up to St. Louis; well, we 
offered money to hira, that he might come along with us ; but I 
6uppose that he was ashamed to reeeive so rauch kindness from 
those whom he had abused bo much. So he stayed in New 
Orleans; and while there lie was taken very sick, and alraost lost 
his life through his timerity : he also buried his youngest child 
while there ; and having got means some bow, he embarked from 
thereto St. Louis. While on the river, his wife was taken severe- 
ly in the Cholera, and in this state they anived here ; and 
undouhtedly they must have had to go to the hospital, or poor- 
house, had it not been for the hindness of Brother John Phillips, of 
Pont-y-pridd, who took them (sick as they were) unto his house, 
and provided them with food, and found William wo»k ; and in 
all he proved to him fiinder than y brother. But Davies soon 
forgot this ; and because John was favouring and defending the 
Saints, he (Davies) threatened to give him a thrashing, not long 
after this. So you see a few specimens of the urilcindness of the 
Saints to hira. 

E. Howell carae up with us from New Orleans; and when he 
arrived here, he was taken with the Welsh Saints over to the 
Illinois coal diggings, where they found work for hira and several 
of us strangers; they also lielped them to remove their luggages. 
Evan says in his letter, that he had to dig his own wife’s grave ; 
this, undoubtedly, is true : but we must consider circumstances 
before we impute this as unkindness in the Saint9. The lllinois 
coal diggings is an exceedingly unhealthy place in the summer, 
and it was to an imusual extent last summer; and when Evan’s 
wife died, I don’t think there was one of the Saints there but 
what was sick with the ague, and he being well , there was no one 
more fit to do it ; besides, they did uot reside in the immediate 



192 


UDGORM SEION. 


vicinity of the Saints, and they might liave died all without 
their hnowledge. 

But Evan Howell did not state in his letter that his wife was 
over here in Missouri, staying a month iu one of the Saints’s 
houses, on purpose to change the air; he also l’orgot to state 
that poor Raehel Price (of Cwmbach) laiii his wife out when dead, 
wheu she (Rachel), was unable to stand on her feet with sichness, 
caused by the ague. 

But just for an illustraiion to the fact that the Saints in St. 
Louis are really líind to one another, I shall only state that over 
2U00 dollars were distributed amongst the poor in St. Louis the 
last twelve inonths, as reported at our last General Conference. 

The letter also states that the Saints, ere they leave Wales for 
this country, are promised some land “ yratis'* in St. Louis. 
This assertion of his I need not deny, only merely state that it 
betrays his ignorance and a certainty that all that belieye him 
have nothing on their shoulders but a wooden head ! 

Evan states that Brigham Young has twenty-four wives, I 
wonder how he (Evan) found out the definite number, for it has 
been rumoured here that he has about ninety ; some say fifty, 
and others thirty, varying from ninety down to a cypher. And 
a respectable loohing Welshman called lately on us, stating that 
he came frora California through the Yalley, and that while there 
he saw Mr. Young, and he had two wives ; so I cannot think 
what foundation E. H. liad to state that he (Brigham) had 
twenty-four. He had no foundation, only his desire to do harm 
to the cause in Wales ; for I got so firm a foundation to say that 
he has no more than one, as he has got to say that he got twenty- 
four, for we are over a thousand miles distance from the Yalley, 
consequentlv we know as ìittle about it as you do in Wales. He 
also states that about 200 of the Saints that came along with us 
in the “ Ellen Maria,” are dead ; this is a raost swollen esagger- 
ation, for if he had said thirty, I would believe him to be over 
the marlc. 

His stating that the heads of the Church in St. Louis go out on 
the Sabbath a shooting, &c., is, in fact, nothing else but a false- 
hood. But he might have seen some of the “ Jack’’ Mormons, 
who are neither Saints nor Gentiles; for it is a geoeral practice 
in St. Louis for people to go a shooting, fishing, &c., on a Sun- 
day. I would have noticed some other statements of Evan 
Howell's, only that this sheet again is full ; and I am afraid that 
it will not be intelligible to you. Please to give my love to all 
the Saints, especially to those of Aberdare, Cwmbach, Merthyr, 
and Pendaren, not forgetting your consort and yourself. 

Your atfectionate brotlìer in the everlasting covenant. 

Alfred J. Wood. 

P.S. — If any body should inquire about us, say tbat we are 
quite well, and that I am delighted with this country, especially in 



UDGORN SEION. 


193 


this season of the year, and that I rather live here than in 
Aberdare. 

I must say that Wm. Davies has told roe that he only joined 
the Saint thìs last time on purpose to have his passage cheaper to 
America than he otherwise would. 

Tf any body should like to hear further from roe, I will answer 
any inquiries, relative to this country, and relative to the Saints; 
let them write, and I will answer them. My adress is, “ Alfred J. 
Wood, Rolling Mill, Bremeu, St. Louis, Mo., N. Araeriea.” 


Y CLEFYD MELYN, 

NEO YSFA AM AUR AWSTRALIA. 

Mr. Gol., — Y mae y clefyd hwn, fel y gwyddoch, yn ddrwg, ac 
yn wreiddyn pob drwg ; ac felly yn sicr o fod yn farwol ; ac fel 
y mae yn ddrwg genyf eich hysbysu, fod amryw wedi eu cyra- 
meryd yn gleiöon o’r clefyd liwn yn yr ardaloedd hyn, ac y mae 
yn getching ; gan hyny, y mae perygl i rai o’r Saint ei gael; o ba 
herwydd trefnais y cyfarwyddyd canlynol o feddyginiaeth, i’r neb 
a glywo yr ysfa yn dyfod yn agos i sefyllfan ei galon. 

Dichon nad ydyw pawbyn adnabod y llysiau y cyfeiriaf atynt; 
gan hyny, gosodaf ychydig nodiadati i lawr yn gyssylltiedig â’u 
henwau. 

Rhodderi’r claf hanner dram o’r llysieuyn a elwir u Rhwd aur;” 
y mae yn tyfu ar dir sych diffrwyth, rhy ddiffrwyth braidd i ddim 
arall dyfu arno; ' a dram o’r llysiau a elwir “ Gwaeau y Cyfoeth- 
ogion er dyfod i feddiant o hwn, cymmerwch yspectal yr hen 
Fathew gynt, ac edrychwch yn union o’ch blaeu, a chewch eu 
gweled yn tyfu ar gefnau Ananias a Sapheira, a Demas, ac ereill 
liaws, heb eu henwi. Malwch yn llwch hanner wns o wraidd y 
llysieuyn rhinweddol a elwir “ Lles aur i’r Y mae hwnw 

yn tyfu o amgylch tai boneddigion, ac yn blodeuo yn y fan y 
byddo’r boneddwr farw, felly hawdd ei adwaen. 

Etto, cymmerer wns a hanner o nodd y peraroglyn hoenus hwnw 
a elwir “ Boddlonrwydd y mae hwn bob amser yn tyfu ar dir 
da. Y mae arogl hwn yn anmhrisiadwy ; ond gwell mwynhau 
o’r nodd. 

Etto, dram o flawd “ Gobaith.’ , Gofalwch wrth gasglu y llys- 
ieuyn hwn, oblegid mae dau fath o honynt ; tyf yr un drwg ar 
hen foncyffion diffrwyth anwybodaeth; ond tyf yr un da ar y 



194 


UDGORN SEIOW. 


graig a elwir “ Sicrwydd. ,, Cymmysgwch y cyffeiriau uchod oll, a 
gwuewch yn belenau o faimioli pys cyffredin. Ac er bod yn 
gwbl iach, rhaid cyrameryd tair neu bedair o’r rliai hyn bob dydd, 
a gofaler yn gyntaf oll, fod yn rhaid cael gronyn bach o’r llys- 
ieuyn a elwir “ Ffydd,’ > (un o’r hadau, cofier) ; hawdd adnabod 
hwn, oblegid y raae ef yn tyfu a’i frig i lawr, a’i wraidd i fyny. 
Llyncwch un o’r hadau er mwyn agor y ffordd i’r pills fyned dan 
wraidd y drwg i’r galon. 

Yn awr, ddarllenydd ti a wyddost nad oes neb meddygon yn 
gwella y cleifion heb gymmeryd eu cyffeiriau, felly finnau gyda 
y rhai hyn ; ond y raae edrych a meddwl yn ddifrifol ara y llysian 
tra rhagorol hyn, yn sicr o esmwythâu ychydig ar y claf. Etto, 
y mae pawb ara feddyginiaeth râd ; wel, dyma bills heb ddim duty, 
prynwch heb arian ac heb werth. 

Yr eiddoch yn ffyddlon, 

Graig-ddu. John Richards. 


LLYTHYR O’R GOGLEDD. 

Mr. Gol., — Byddwch gystal â chyhoeddi y llythyr canlynol yn 
yr Udoorn. Dichon y bydd er lles 1 lawer, er creu ynddynt 
ymddygiadau amgenach. 

“ St. George, Mai 20, 1852. 

“ Anwyl Lywydd W. S. Phillips, — Yr wyf yn gyru hyn o 
lythyr atoch, gan eich hysbysu fy mod wedibod yn Nghymmanfa 
Sir Fflint y Sul diweddaf. Cawsom gymmanfa dda iawn, yn yt 
hon y cadarnhawyd dwy chwaer, ac yr ordeiniwyd un offejriad. 
Mae y swyddogion mewu gwell undeb nag y gwelais hwynt erioed 
o’r blaen o lawer, ac yn penderfynu gosod pob mesurau mewn 
gweithrediad. 

“ Maent yn llwyddo hefyd yn wcll nag y buonter ystro. Yr 
oeddynt yn pregethu allan o fewn y pythefnos diweddaf yn agos 
i Wre^ham ; a daeth y Methodistiaid yno i ganu, i’r dyben o’n 
rhwystro ; a daeth pobl ddigrefydd yno hefyd gydawyau clwc er eu 
taflu at y Saint. Ond wrth daflu y wyau ciwc, tarawodd un o 
honynt yn erbyn talcen un o’r Methodisiiaid, yr hwn a aetb i 
ymgyfreithio â’r lleill o’r herwydd. Ar ol myned i’r llys, gofyn- 
wyd i’r Methodist gan y barnwr, paham yr oedd yn aflonyddu y 
Saint ? a dywedodd ei fod wedi cael ei serfio yn right, a bod gan y 
Saint awdurdod i bregethu a chael llonydd, yn gystal â rhyw 
enwad arall. 

“ Buont hwy, ynghyd ag enwadau ereill yn foddion i'a battal i 



T5DG0RN 6»ION. 


m 


g ael ystafeltoedd, er bod y Brawd William Parry wedi cymmeryd 
rhai i gynnal y Gymanfa, trwy iddyot fyned at y Stewardiaidj 
ond wedi y cyfan, cawsom d>' gwag helaeth, ac atebodd y dyben 
yn rhagorol, a phregethasom allnn i gynnulleidfa fawr o bobl. 

“ Ydwyf, eich brawd, yn yr Efengyl, 

“John PARRy’. ,> 

Mae y Methodistiaid wedi bod yn dangos eu castiau er ys rhai 
blynyddoedd, yn y gogledd, ac hefyd yn y Deheudir, sef trwy 
ddyfod i ganu i gyfarfodydd y Saint, i’r dyben o’a hattal i gynnal 
eu cyfarfodydd. Er cywilydd i’r Methodistiaid yr ydym yn 
dywedyd hyn : gobeithio y bydd y tro hwn yn rhybydd trwy 
y wlad, rhag ofn i fobl ddigrefydd ddyfod atynt gyda wyau clwc; 
ac yr wyf yn meddwl y byddaf yu y teimladau hyny ag y gallaf 
waeddi, Amen, pan glywaf y newydd. 

W. S. Phillips. 

14, Castle St., Merthyr Tydfil. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Swyddogion Utah.— Mae Orson Hyde (Mormon) wedi ei enwî . 
i’r Senedd gaD y Llywydd, feì Barnwr cydweinyddol yu Nhir- 
iogaeth Utah, yn lle Brocchus, yr hwn a roddodd ei swydd i 
fyny; ac y mae Mr. Willard Richards (Mormon), wedi ei enwi 
yn Ysgrifenydd i Utah, yn lle Harris. Rhoddodd y Barnwr 
Brandebury, o Utah, ei swydd i fyny ddoe (Mai 7). Nid ydym 
yn gwybod etto pwy fydd ei ddilynydd ef . — New YorJc Tribune. 

Newyddion o Utah. — Mae newyddion diweddar a dyddorawl 
o Utah i’w gweled mewn colofn arall. Ymddengys fod y Mor- 
moniaid yn myned yn mlaen yn llawen a llwyddiannus, Mae 
Brigham Young, pen yr Eglwys a’r Diriogaeth, yn resiadwr 
( tactician ) rhyfeddol o dda. Pa beth bynag a ddywedir yn erbyn, 
ei athrawiaethau ysbrydol, mae yn ddiau fod rhai o’i athrawiaeth- 
au daearol yn neillduol o dda. Y mae efe yn weithiwr— yn 
feddylioi, a chorfforol ac nis gall neb o’u ffydd ef fyw dan ei 
Iywodraetb, os na lafuriant am eu bara .— New Yorlc Herald. 

Somniant. — Mae y rhai fu yn dymuno llwyr ddinystr tiriog- 
aeth y Saint wedi cael eu siomi yn ddirfawr, byd at ddystaw- 
rwydd. Yn lle cael milwyr i’w dyfetha, mae y Saint wedi cael 
Barnwyr o blith eu brodyr : ac y mae’r “ barnwyr anghyfiawn’ , 
hyny a cbwennychent ddarostwng y Saint, wedi darostwng eu 
hunain, ac wedi cael eu hanghymmeradwyo yn fawr. 

Daeargryn. — Am ycliydig cyn wyth o’r glocb, ar foreu j 
dydd laf o Pehefin, teimlasom ni a’r rhan fwyaf o drigolioa 

ê 



195 


UDGORN SEION. 


Merthyr, ysgydwad daeargryn ara yspaid hanner mynyd, neu 
ragor, yr hyn a berodd ddychryn nid bychan i lawer. Yr oedd 
swn rhỳfedd hefyd yn dilyn yr ysgydwad. Nid oes hanes am nn 
niwed, serch fod yr ysgwydiadau yn lled ryraus; ie, mor rymus 
nes y meddyliem fod ein swyddfa yn dyfod i lawr. 

Am bob peth a brynoch, a werthwch, neu a hurioch, gwnewch 
gytundeb têg a chywir yn mlaen llaw ; ac nac esgeuluswch hyny 
trwy glywed neb yn dywedyd wrthych, Ni fydd i ni anghytuno 
ynghylch pethau bychain a dibwys. ,, 

Nis dichon dyn feddiannu dim ag sydd yn well nâ gwraig dda; 
na dim ag sydd yn waeth nâ gwraig ddrwg. 

Os mai segurdod yw gwreiddyn pob drwg, yna y mae priodas 
yn werth rhywbeth, canys y mae yn gosod llawer gwraig dlawd 
i weithio. 

Ymfüdo. — Ni fydd un llongaid o Saint i Ymfudo oddiyma cyn 
mis lonawr nesaf. Cofied pawb am hyn,fel na byddo^eisieu holi 
yn mhellach. 

Cymmanfaoedd. — Cynnclir Cymmanfa Sir Frycheiniog, yn 
Aberhonddi, ar y 27ain o Fehefin; Sir Fynwy, yn Nhredegar, ar 
y 4ydd o Orphenaf ; Dwyreiniol Morganwg, yn Merthyr, ar y 
lleg; Gorllewin Morganwg, yn Abertawy, ar y 18fed; Llanelli, 
yn Llanelli, ar y 25ain; Caerfyrddin, yn Nghaerfyrddin, ar y laf 
o Awst ; Sir Aberteifi, ar yr 8fed; Gogledd Penfro, ar y 15fed ; a 
Deau Penfro, ar y 22ain. 


Traethodad ar Wyrthiau. — Bydd yr Ail Rifyn neu 
Draethawd yn dyfod allan gyda’r Udgorn hwn. Y mae y 
galwad am y Traethodau hyn yn fwy nâ’n dysgwyliadau, ac y mae’r 
brodyr braidd yn gyffredinol yn haeddu eu canmawl. Gwyddom 
am un gangen a werthodd 300 o honynt mewn un cyfarfod ; a 
derbyniasom ninnau yr arian dranoeth. 

Cofier fod y tanysgrifiadau at y Drysorfa Ymfudol i gael 
en talu i’r Llywydd Phillips erbyn y 24ain o’r mis hwn. 

Dymuna y brawd Richard Morris ar y Saint sydd yn 
dyfod â llyfrau ato ef i’w rhwymo, am beidio bod yn hir heb 
ddanfon am danynt. 

Taliadau o Mai 27 hyd Meh. 9.— Sir Fynwy, £2; Sir 
Aberteifì, £2; Gorllewin Morganwg, £2; Sir Ftìint, £\ ; Pont- 
ypridd, £l 4s 2c; Llanfabon 6s 5|c; Cwmbach, ls 2^c ; Aber- 
amman, £1; Dowlais, 4s 4c; Hirwaen, 4s; Merthyr, £1 ls; 
Pendaren,7s; Cefu, 17s Cyfanswm, £12 5s 2c. 

ÍÌT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Streelj Georgetown , Merlhyr. 


J. DAAIS, ABORAFFYDD, M EBTH Y R-T YDFIL. 



UDGORN SEION, 

N BU 

&trnt y> <#aínt. 


Rhif. 13.] MEHEFIN 20, 1852. [Cyf. IV. 


COFNODION C'YNGHOR CYFFREDINOL NEILLDÜOL 

Pri/ Awdurdodau Cynnadleddau Prydeiniy Eglwys Iesu Grüt » 
Saint y Dyddiau Diwedda/. 

[Parbad o dud. 183.] 

iNEBCHÜD OLAF Y LLYWYDD F. D. RICIIARDS (PARHAD). 

Yr oedd gan yr Apostolion gynt lawer o betbau i ymdrechu yn 
eu herbyn, o herwydd eu galwedigaeth ; ac felly y mae yn 
awr ; y mae genym ninnau lawer i’w ddyoddef, a Ilawer o 
bethau i’w cyfarfod. Fel ag y mae egwyddorion gwirionedd 
yn dyfod yn fwy grymus a dysclaer, y mae mwy o feini tram- 
gwydd ar y ffordd ; ac felly y bydd ar liyd yr holl daith. Ac 
fel y byddai fy olynydd yn fwy galluog i afaelu mewn mater- 
ìod, a chario allan yn gywir bob mesurau er helaethu achos 
Duw, mi a’ch gelwais chwi ynghyd er rhoddi i chwi rai cyfar- 
wyddiadau mewn perthynas i’ch dyledswyddau a’cli gwaitb 
dyfodol. 

Yn gymmaint ag mai chwi yw y penaethiaid, dymunwn 
arnoch i fod yn dra gofalus pwy a fyddoch yn alw i’r Offeiriad- 
aeth. Na alwch y rhai liyny y byddo eu hamgylehiadau yu 
rhwystro iddynt fod yn ddefnyddiol ; eithr galwch y cyfryw 
ag a fyddont o wasanaeth i’r Eglwysi yn y wlad hon, a 
raynwch wybod eich bod yn eu galw trwy yr Ysbryd. Erodyr, 
pan fyddoch yn galw dynion i’r Offeiriadaeth, gadewch i mi 
roddi rheol i chwi — na ddewiswch ddynion dysgedig, neu o 
íalentau a chyrhaeddiadau mawrion yn uijig, eìthr y rhai hyny 
13 



F9& ODGORW SElbrf. 

ag ydynt yn ewyllysio gwneuthur ewyllys î>‘uw ; a hyn jüfv? 
meddwl yr Arglwydd. Os bydd dynion o'r desgrifiad hyn yn 
meddu y fantais o ddysgeidiaeth dda, goreu i gyd. Os oer 
ganddynt íeddyliau maẃrion, hwy a ddeuant yn enwog yn eif 
tro, trwy lynu yn fanwl wrth gynghorion yr Offeiriadaeth ; y 
cyfryw a ddeuant yn gryfion yn yr Arglwydd, ac a wnant Iawer 
er cyflawni ei fwriadau yn y dyddiau diweddaf. Na alwch un 
dyn i’r Offeiriadaeth, oblegid eich bod am ddangos ffafr iddo* 
canys os gwnewch, efe a wna fwy o ddrwg nag o dda ; ac y mae 
dyn yn llawer mwy galluog-i wneúthú'r ewyllys Duw heb swydd 
na chyda uu, oddieithr fod ganddo feddwl a phenderfyniad í 
fawrhau ei swydd ; os di-anrhydedda dyn yr Offeiriadaelb, 
hl a dry yn fwy o felldith iddo nag o fendith. Yr wyf yn 
llefaru meddwl Dnw wrth bawb sydd yma; am hyny, edrych- 
wch at y pelhau hyn, a’r Arglwydd a rydd i chwi ddoeihineb í 
weithredu yn gyfiawn. 

Nid y\v yn iawn caniatâu i’r Henuriaid Teithiol grwydro oddi- 
aragylch i rywle yn ddiattalfa. Ac nis rhoddwn i gynghor 
iddynt gael eu danfon i faes llafur heb un terfynau iddo, oddi- 
eithr i gyllawni rhywbeth neillduol ; eithr bydded iddynt gaeì 
eu gwahanol faesydd lîafur, a byddent iddynt deimlo y? nn mor 
anymddibynol â chwithau, neu ryw awdurdod arall yn eu cylch, 
fel ag i ddefnyddio eu hawdurdod mewn modd priodol. Nid oea; 
neb uwchlaw myned yn anymddibynol, bydded ef yn mha sefyll- 
f a bynag y byddo: Fe gymmera dyn fwy o ofal am y gwaìtb, 
pan fyddo maes wedi ei benodi iddo, o herwydd efe a deimla y 
caiff ef yr anrhydedd am yr hyn a wneir yn y rhan neillduol 
hono o’r wlad. Na fydded i’r rhai sydd yn ewyllysgar (yr wyf 
vn llefaru am bawb ag ydynt yn eich Cynnadleddau, y rliaì sydd 
â’u hymddygiad yn gysson), gael eu cadw yn ol ganeich esiampi- 
au chwi, eithr tywyned eich golenni ar bawb oddiamgylch. Y 
mae hvn o’r pwys rawyaf. Yr wyf yn teimlo yr Ysbryd yn 
gorphwys arnaf y fynyd hon. Hyn ydyw, frodyr,— y bobl «’• 
fvddant yr hyn yw yr Offeiriadaeth. Chwi a ellwch gymhwyso y 
rheol hon, ac nis raetha byth. Pan yr wyf fi yn galw brawd i’r 
Offeiriadaeth, nid wyf yn edrych cymmaint ar alluoedd dyn, 
8ithr os bydd ganddo olwg ar waith Duw, y mae yn iawn ; os 
oes ganddo olwg syral at ogoniant Dnw, mae y dyn hwnw yn' 
5awn, acy mao pob cymhwysdcrau yu gynnwysedig yn byny. 



CDGOHN SEION. 


Ì9$ 


ös bydd ef felly, nis gall canmoliaethau ei ddenu,ac nis gall 
bygythion ei niweidio, eithr efe a wna bob peth er anrhydedd a 
gogoniant i Dduw. Dracbefn, yr ydych chwi wedi eich galw i 
fod yn Feistri. Yna, frodyr, byddwch yn haelionus, a'r rhai ag 
ydynt o danoch a’ch bendithiant, a pha fwyaf y bendithioch 
chwi hwynt, rawyaf oll y bendithiant hwy chwithau, ac y ceis- 
iant wneuthur daioni i chwi yn mhob dull. Eithr os bydd rhyw 
raigo honoch yn teimlo raegys i gyfyngu ar ysbrydoedd eich 
brodyr, cofiwch y gall amser ddyfod pan fydd y rhai y llywyddwch 
chwi drostynt yn awr, yn llywyddu etto drosoch chwi : am hyny 
byddwch yn haelionus tuag at eich brodyr, a hwy a’i trosglwydd- 
ant yn ol i’ch mynwesau chwi, a chwit’nau a fyddwch yn ymwyb- 
odol eich bod wedi gwneyd eich dyledswydd. 

Mae hwn yn amser pan ag y teimla y Cynnadleddau fod y 
galwadau arianol arnynt yn hytrach yn dryinion. Ymddengys 
fod y galwadau tuag at y Deml, a’r Drysorfa Ymfudol Barhaus, 
ynghyd â’r costiau perthynol iddynt, yn galed ar y rliai hyny 
sydd â theuluoedd, ac y mae fy nglialon wedi ei harwain i ystyried 
eu hamgylcbiadau arianol,acyr wy f yn teimlo am y rhai a roddas- 
ant euffyrlingau yn ol eu gallu,y cânt eu gwobrwyo yn y byd hwn, 
a’u coroni,os yn ííyddlawn, âbywyd tragywyddol yn y byd a ddaw. 

Frodyr, os oes teuluoedd gan y rbai sydd yn teitbio gyda chwi, 
bydded iddynt gael eich bendith. Ac mi a ddywedaf yn y man 
yma ei bod yn anmhosibl i’r Llywyddiaeth benodi y maesydd 
ilafurneillduoli’r lioll rai sydd yn teithîo; eithr os gall Llywyddion 
y Cynnadleddau gytuno â’u gilydd ynghylch cyfnewid eu Henur= 
iaid teithiol, bydded iddynt wneuthur felly, ac hysbysu y Llyw- 
yddiaeth yn Liverpool. Mae yma fagwrfa i’r Offeiriadaeth ; & 
dichon cyu pen deg mlynedd y bydd y rhai y llywyddwch chwi 
amynt yn bresennol, yn cael eu gosod i lywyddu arnoch chwi ; 
ao am hyuy, ymddygwch fel ag i fod yn abl i’w cyfarfod hwynt 
mewn dydd dyfodol. Mae yn dda genyf fod hyn genyf i’w ddy- 
wedyd, na ymddygais i erioed mewn unrhyw ffordd ag a achosai 
i mi ofni cyfarfod â’m brodyr drachefn, dros ba rai y llywyddais* 
hyd y nod pe byddai i’r dafol droi, a hwythau i lywyddu arnaf fi. 

Y petli nesaf yw cadw Cof-lyfrau da! Dymunaf gael eich 
sylw at hyn yn uniongyrchol, Mae gan rai o’r Cynnadleddan 
gof-lyfrau da, ac ereill fel arall; eîthr yr wyf fi am i chwi gadẁ 
eof l.yfrau yn y fath fodd fel y galloch osod eiclì dwylaw ae eich- 



200 


CDGORN SEIOlf . 


holl aelodau, ac yna nis gellwch achwyn nas gellwch gael gafael 
ynddynt : a mynwch ysgrifenwyr ag a edrychant at y pethau hyn. 
Chwiìiwch allan y dynion mwyaf manwl i lanw y swydd o ysgrifen- 
ydd. Yrydys wedi colli golwg ar y pethau hyn i raddau mawrgan 
y byd yn gyffredin, eithr mae yri rhaid edrych areu hol yn awr. 

Pe buasai y teulu dynoì mewn trefn briodol, ni a allem olrhain 
ein hacbyddiaeth yn ol at ein tad Adda , a gwybod o bwy y 
tarddasom, neu o bwy y disgynasom, a phwy yn mysg ein yn- 
dadau a dderbyniasant yr Offeiriadaeth santaidd,os oedd rhywun. 
Mae yr Iuddewon yn dra manwl ynghylch y pethau hyn, cyn 
belled ag y caniatâ eu sefyllfa wasgaredig. Wel, gadewch i ni 
efelychu yr Iuddewon yn y peth yma. A phan fedyddioch un- 
rhyw bersonau, gosodwcli i lawr ddydd eu genedigaeth, a’r lle eu 
ganwyd, a phob peth neillduol, ac yna pan fyddont yn myned 
adref i Seion, gallant gymmeryd y cofnodau hyny gyda hwynt. 
J\li a fum yn Nnr yr Arglwydd, ac yn cymmeryd enwau y 
brodyr a ddaethent yno am ryw amser; ac yr oedd rhai na 
wyddent pa le y bedyddiwyd hwynt, na’r amser, na dim arall 
perthynol i’w derbyni?,d i’r Eglwys. Mae y pethau hyn o bwys 
mawr, frodyr, a gobeithiaf yr edrychwch chwi fod eich ysgrifen- 
yddion yn gofalu am danyn't. O, y fath beth gogoneddus fyddai 
pe gallem gael amseryddiad ac oedran ein cyn-dadau a’n cyfeill- 
ion, y rhai ydynt wedi myned i fyd yr ysbrydoedd. 

Y mae trefn o gadw Cof lyfrau (a’r un oreu ag wyf fî erioed 
wedi weled) yn Nghynnadledd Glasgow,ac os ydych yn ewyllysio 
cael adysgrifen o’r neillduolion, ysgrifenwch at Ysgrifenydd y 
Gynnadledd liono. Nis gall neb fyned oddiyno heb fod hyny yn 
wybodus, a’r achos yw oblegid fod eu cof-lyfrau yn cael eu cadw 
mewn trefn dda. 

Y mae rhai rhesymau cedyrn i gael dros edrych ar ol byn# 
canys fe ddaw yr araser pan fydd y bobl yn foddlawn rhoddi yr 
hyn oîl a feddant yn y byd hwn, a hanner o’r hyn a ddysgwyl- 
iant yn y nesaf, erbod mewn cymdeithas a’r Saint yn y Dyffryn, 
pan na fydd heddwch a diogelwch ond yn Seion yn unig. Ac y 
mao’r dydd yn dyfod, ac nid yw yn ueppell, pan na dderbynir 
neb oni ddygant eu cred-lythijrau priodol. Bydded i ni gael ein 
Cof ìyfrau yn gyflawn, a gwybod pwy sydd yn deilwng o’n ffydd 
a’n bymddiried, ac i gael eu cymraeradwyo i’r Offeiriadaeth a’r 
^aint yn Seion. 



UDGORN SEION. 201 

Mae yn rhaid i mi gynnyg ychydig awgrymiadau ar bwnc yr 
Ymgasgliad, fel y gwypoch chwi pa fodd i’w osod o flaen eicii 
Cynnadleddau. Y cyfarwyddiadau a gafodd y Llywyddiaeth yn 
Liverpool ydynt, fod i’r Saint ymgasglu ar hyd yr hen ffordd hyd 
ne8 y bydd yn gyfleus i’w danfon ar hyd yr un uewydd , ac am i 
ni fod â’n golwg am agoriad. Yr ydym wedi darfod danfon y 
Saint i St. Louis, canys y mae llawer o’n brodyr wedi myned yno 
ac wedi marw ; mae rhai wedi colli yr Ysbryd a gwrthgilio, ac y 
mae llawer, pan gyrhaeddant yno, yn myned yn glaiar a difater. 
Yr ydyra r.i wedi bod wrth ein gwaith am y deuddeg mlynedd 
diweddaf, yn ymdrechu casglu y Saint ynghyd yn America, ac 
nis gallasom ei wneuthur hyd yn hyn ; ond yn awr, mae yr holl 
Saint ynghylch yiuadael o St. Louis, a’r cynghor oddiwrth y 
Brif-Lywyddiaeth at y Saint yn y wlad hon,yw aros yma hyd 
nes y gallont fyned drosodd yn gwbl i’r Dyffryn. 

Y’ rhai a ddanfonwn ni trwy y “ Drysorfa Ymfudol Barhaus,’* 
nis danfonwn bwynt i ymbalfalu eu ffordd, eitbr ni a ddanfonwn 
rhyw ddynion ffyddlawn gyda phob llwyth, fel y gofaler am 
danynt; a chan mai nid ein dyben yw gadael i neh aros yn St. 
Louis, bydd i ni eu llyfru i fyned drosodd yn gwbl. Bydd i 
bawb roddi rhwym-ysgrifau dros daliad yr arian a warir er eu 
trosglwyddo i’r Dyffryn. Pe na fyddai i ni fel hyn fod yn ofalas 
yn ein trefniadau, buasai i’r Drysorfa ddyoddef colledion mawr- 
ion o herwydd afiechyd, marwolaeth, a gwrthgiliad ; canys 
diammau y try rhai ymaith oddiwrth y gwirionedd; ac oddieithr 
i ryw ddarpariaeth gael ei gwneyd gyferbyn â chyfuewidiadau 
felly, cawsai cyllid y Drysorfa eu lleihau yn lle eu cynnyddu. 
Wel, nid ydym yn dysgwyl danfon neb ond Saint da, ond etto y 
mae yn anghenrheidîol i gael trefniadau fel y rhai hyn. 

Y T r wyf fi yn gorfoleddu, frodyr, fy mod wedi bod vn alluog i 
ddanfon y nifer gyntaf trwy y Drysorfa Ymfudol Barhaus !’’ 
Yr wyf wedî danfon 2Ó0 i ddechreu, a gosod allan oddeutu 
£24,000. Mae hyn yn fwy nag adderbyniwyd i’r Drysorfa, eithr 
trwy fenthycia ychydig gannoedd o bunnau, y galluogwyd ni i 
ddanfon allau gynnifer. Danfonasom allan gyda hwynt ddau 
o’r dynion goreu oedd genym ; meddyliwyf y rbai goreu at y 
gwaith hyn y ; dynion o brofiad, ac yn meddu cyrahwysder 
sia’.uriol at fusnes felly. Ydyw, mae y “ Drysorfa Ymfudol 
Barhau»’’ wedi dechreu gweithio, ac y mae wedi ei bwriadu i fod 



202 


ÜDGORN SEÎ05. 


yn un o’r offerjnau mwyaf pwerus er ymgasglu y Saint yn yr 
oruebwyliaeth ddiweddaf hon. Mi a wn fod genych ddynion d& 
drosodd yn Seion, y rhai ydynt yn myfyrio eich lles, & gwn eì 
fod yn eu calonau i wneyd daioni i chwi a holl ddynolryw, ac o’r 
herwydd hyny y cynghorasant y Saint i aros yma hyd nes y gall- 
out fyned yn gwbl i’r Dyffryn. Wedi ystyried pob amgylchîad 
chwi a ddywedwch v bydd yn well i’r Saint na allant fyned yn 
miaen yn eu cyfer, aros yina flwyddyn neu ddwy yn hwy, na 
myned i St. Douis, ac efallai wadu y ffydd, neu golli eu bywyd- 
au yn mysg y drygionus, O lierwydd y cyfnewidiad hwn, r 
misoedd Ionawr a Chwefror fyddant y tymmor i ymfudo, yn lle 
y misoedd Medi, Hydref, &c., megys hyd yma. 

Gofynwyd cwestiwn gan yr Henuriad Marchant, mewn per- 
thynas i’r pris cludo oddiyma i’r Dyffryn, os oes eisieu £20 j 
pen. Dymunaf ddweyd, na fydd y swm yma yn ofynol yn yr 
amser dyfodol, o herwydd fod y Saint wedi gadael y Taleithiau. 
Yr oedd eisieu y swm hon hyd yn bresennol, oblegid y galwad 
mawr am anifeiliaid a wageni ; ond ni fydd felly o hyn allan, ac 
o ganlyniad bydd y draul rhwng y wlad hon a’r Dyffryn yn 
llawer llai. Y Llywyddiaeth yma a roddant rybydd mewn 
perthynas i’r Drysorfa Barhaus ; eithr fe fydd y Drysorfa liono 
yn gwbl wrth lywodraeth y Brif-ly wyddiaeth, a chaiff ei defnydd- 
io yn ol eu gorcliymyn hwy. 

Dymunwn ar Lywyddion Cynnadleddau i wasgu yn neillduol 
ar eu raeddyüau, ac ar feddyliau eu brodyr yn eu gwahanol 
Gynnadleddau, mai dyledswydd pob dyn yw talu ei Ddegwm cyn 
gadael y wlad hoa, a pheidio gwneyd darpariadau i gymmeryd 
pohl i’r Dyffryn heb gynghor y Llywyddiaeth yn Liverpool. 

Nid yw yn ddoeth i gyngbori, na chymmeradwyo i wyr fyned 
i'r America heb eu gwragedd. Nì wyddis pa brofedigaethau 
y dygwydd i wraig neu ferch gael eu barwain iddynt, tra na 
fyddo y gwr a’r tad gyda hwynt. Am hyny, cymmerwch bob 
cyfleusdra i rwystro amcanion y gelyn. 

Llyfrau, Stars, a chynnydd dyledion, yw yr hyn a ffurfla fjr 
nhestun nesaf. Mae dyledion y gwahanol Gynnadleddau am 
lyfrau, yn cyrhaedd oddeutu £2,500 ; ac y mae’r dyledion hyn 
ar eu cynnydd, ac am hyny raae yn hryd i ehwi yraegnio, ac 
ymdrechu clirio y dyledion hyn yraaith. Yr wyf yn cael fod gau 
y rhan fwyaf o’r Cynnadleddau yn agos cyramaint ag a all.anA 



&DGO&N SEION. 


20S 


waeaíhur, ac y mae rhai yn teimlo y baîch yn hytrach yn drwns 
i pyfarfcd â’r costiau achlysurol, eithr mi a ddywedwn wrth y 
cyfryw, Byddwch amyneddgar a llawn ífydd, a’r Arglwydd a rydd 
i chwi allu i wneuthur yr hyn a ofynir genych. A phob dyn a 
roddo ei ddylanwad i raewn, ac a adawo i'w boll enaid fod yn y 
gwaith, a fydd yn alluog i’w wneuthur, ac ni chaiff dim ei rwys- 
tro. Gan hyny, bydded yn un o'r pynciau rowyaf eu pwys yn 
eich Cynnadleddau, i bregethu ynghylch y llyfrau a’r Stats, a’r 
anghenrheidrw.ydd o gadw yn glir á’r sw'yddfa. Mae yn rhaid i 
ini wasgu hyn ar eich raeddyliau, canys y inae yn anghenrlieid- 
iol i ryw drefniadau gael eu mabwysiadau yn union er cael yr 
arian i mewn am y llyfrau a’r Stars sydd yn -sefyll allan yn eich 
Gynnadleddau. Eithr mi a wn eich bod yn foddlawn ei wneti- 
thur ; ac ara hyny, defnyddiwch bob adeg i osod y roater yn 
ffyddlawn o flaen y Saint. Anfonwch aìlan eich Henuriaid a’ch 
swyddogion lleol i bregethu egwyddorion .cynîaf yrEfengyl; 
«ithr pan fyddoch yn rayned o flaen y Saint, na ofalwch gym- 
yinaint ynghylch egwyddorion decìireuol yr Efengyl, ond siarad- 
wch â hwynt ynghylcb pethau tymmorol, a dywedwch wrth y 
Saintraai y ffordd iddynt i gael yr Ysbryd Gîân yw gwneuthur 
.pa beth bynag sydd eisieu. Gwna yr Ysbryd eich goleno i 
lefaru wrth y Saint un tro, ac wrth y byd dro arall. Gweithred- 
wclt yn ol y cyfarwyddiadau liyn, ac yna chwi a fyddwch yn abl 
•i wneuthur llawer tuag at sefydlu gweithfeydd yn Seion, raewn 
-ychwanegiad at gtirio ymaith eich dyledion yn y swyddfa : a’r 
Saint a gânt eu benditliio, a phan gyrhaeddant Seion, hwy a 
orfoleddant yn ddirfawr yn y bendithion a dywallta yr Arglwydd 
arnynt. 

Yn awr, y mae raater bach arall ag eydd genytn i’w 
drafod, h.v.,arolvgu cyfrifon y Trysorwyr a’r Dosparthwyr llyfr- 
au. Mae hyn weithiau yn waith annymunol, ond etto mae yn 
rhaid î ni ei wneuthur cyn y gallwn wneyd ein dyledswydd ; ac 
y mae llawer o bethau o natur anmhleserus genym ni i’w 
gwneuthur yn mhlith plarrt dynion er gwneuthur ein dyledswydd 
-yn mhob peth. Y mae flordd briodol o wneyd busnes ; a dyled- 
-swydd pob Llywydd Cynnadledd yw edrych fod gofal yn cael ei 
gyrameryd o bob peth, a’u bod yn cael eu cadw mewn sefyllfa 
hriodol. Eich dyledswydd chwi yw cdrych i mewn i gyfrifou 
/íi cb gorc hwylwyr, a chael eu cy.frii’on w.edi e.u harol vgn, o leiaf 



204 


UÜGOBN SEIOíf. 


bob tro y byddom n i yn cyboeddi ein balance-sheet chwarteroî; » 
phan geir gwall yn ein bakmce-sheet ni, na aroswch dri neu 
«hwech mis cyn yr ysgrifeuwch i’r swyddfa hon yn ei gylch. Os 
wrth arolygu cyfrifon eich gorchwyliwr y bydd ihywbeth heb fod 
yn ddigon eglur i’w ddeall yn iawn, edrychwch ato ; ac yna chwá 
a gedwch Lywyddiaeth eich Cynnadleddau mewn anrhydedd, ac 
a rwystrwch fe ddicbon y dyn sydd â’i sefyllfa feUy, rhag llad- 
rata arian yr Eglwys, ac efallai rhag gwrthgilio a myned i lawr 
i uffern. 

Y fath ydyw cyfíwr presennol y gwaith hwn ag a ymddiriedir 
i’a gofal ni, fel nas gall Llywyddion y Cynnadleddao, yn neill- 
duol y Cynnadleddau mawrion, aberthu eu hamser er myned i 
bregethu mewn lleoedd newyddion, gymmaint ag y buont yn ar- 
ferol o wneyd hyd yrna. Yr wyf yn ewyllysio llefaru wrthych 
ynghylch y pwnc hwn. Yr wyf yn gwybod fod llawer o honoch 
yn dra chelfydd i osod ein bathrawiaethau gerbron y bobl, ac y 
mae hyny yn anghenrheidiol weithiau ; eithr yr wyf fi yn fynych 
wedi meddwl hyn,raai person ag sydd newydd ddy fod allan o’r byd, 
a’r hwn ag sydd yn teimlo awydd i ledaenu y gwirionedd, ac ya 
ewyllysgar i ddyfod allan, a chynnorthwyo y rhai byny oddiwrth 
ba rai y mae efe newydd dderbyn gwybodaeth a bendithion, yw 
yr iawn fath o ddyn i’w ddanfon i bregelhu i’r byd. Mae y dyn 
newydd ei eni i’r deyrnas, ac yn llawn o’r Ysbryd, ac yn barod i 
gyuimeryd gafael trwy gynnorihwy y rhesymau hyny a’u hargy-- 
hoeddasant ef; a bydd i'r cyfryw un yn gyffredin brofi yn 
iìwyddiannus. Yr ydych cbwi yu llawn o resymau ac egwyddor- 
ion llywodraeth, ac, os byddwch yn ffyddlawn, chwi a fyddwch 
yn alluog i ddethol dynion i bregethu i’r byd, ac o ganlyniad 
bydded i chwi gyfyngu eich hunain i bregethu i’r Saint yn fwyaf 
neillduol, a bydd i’r Saint fyned a phregethu i’r byd ; a’r chwior- 
ydd hefyd, ac fel y dywedwyd, hwy a “ faeddant y pregethwr 
goreu yn y wlad.’ > Myfyriwch i ddanfon allan i’r byd y rhai hyny 
a fyddantfwyaf galluogi osod allan eiriau y bywyd yn y fath fodd 
ag i ddwyn yr onest i weled ac ufyddhau y gwirionedd. Os bydd 
rhai o’u dychweledigion yn ddynion arianog, dysgwch iddynt eu 
dyledswydd mewn perthynas i’r degwm, ac adeiladiad Seion. 
Dangoswch i ddynion pa fodd i ddefnyddio eu harian er anrhyd- 
edd a gogoniant ffuw. Nis ceisiwn i gan ddyn i wneuthur 
wnpeth ag na cbredwn a fyddai er ei lea ef yn gystal â. mmnaiu. 



t’DGÜRÄT SEION; 


205 


Eich dyledswydd a’ch hawl chwi yw rhoddi cynghor mewn per- 
tbynas i ddei'nyddio arian, nea unrhyw beth arall perthynol i 
iachawdwriaeth y Saint; mewn gwirionedd, frodyr, eich dyled- 
swydd chwi y w edrych ar ol Ilesoldeb y Saint, a phregetbn 
ynghylch y pethan hyny a berthynant iddynt fwyaf. Yr ydynj 
ni ag sydd wedi dyfod o’r ochr arall, wedi clywed rhai o r n 
gwyr mwyaf ysbrydol yn pregethn ynghylch ychain, wageni, coed, 
hoelion, &c. 

Nidwyf yn gwybod fod anghen i mi ddywedyd ilawer ynghylch 
degwm, eithr y peth blaenaf a mwyaf ydyw, fod pob person o 
eiddo i dalu y ddegfed o’r hyn sydd ganddo ef neu hi cyu ymad- 
ael o Liverpool, er lles gwaith yr Arglwydd; ac y mae'r arian 
hyny yn ddarostyngedig i orchymyn y Llywydd Brigbam Young. 
Nid yw yr hyn sydd yn eael ei gasglu yn yr ynysoedd hyn, yn 
dd-egwm ; eithr yn gymmaint ag nad oes digon o arian degwtn i 
ddechreu adeiladu teml â bwynt, y mae hyn yn alwad oddiwrth y 
Brif-Lywyddiaeth ar y Saint yn Mhrydain Fawr i gyfranu eu 
hatlingau tuag at adeiladu tý i Enw yr Arglwydd, lle y tywallt 
Ef ei fendithion ar y rhai ffyddlawn. 

Y rhai hyn, frodyr, y w y pethau mwyaf pwysig a chwennych- 
ais osod o’ch blaenau. Y raae llawer o bethau ereill, eit'nr yr 
wyf o bryd i bryd wedi eu cyhoeddi yn y Star , ac o ganlyniad 
y mae yn afreidiol llefaru yn eu cylch yn bresennol. Yr wyf yn 
gweddio ar i’ch aelodau, dros ba rai y llywyddwcb, gael tueddiad 
ynddynt i ddilyn eich esiampl dda yn mhob gair a gweithred dda. 
Y mae llawer iawn o drin a thori ymaith wedi bod yn y 
flwyddyn ddiweddaf, ac y mae yn beth da, canys arbeda i ni y 
trafferth o gasglu llawer un. Mae genym ddigon o gymmeriadaa 
felly yno, acnid oes ynom un awydd i fyned â rhai o’r wlad yma 
i fwyhau eu rhif. Fel y byddoch vn trin y pren, efe a dyf yn 
fwy helaethlawn, a’i wreiddiau a afaelant yn well, nes y byddo y 
pren yn cynnyddu a llwyddo, gan fyned gryfach gryfach hyd 
ganol dydd. 

Bydded i’r Arglwydd eich bendithio chwi rnewn doethîneb a 
àylauwad i lywodraethu ei bobl mewn pob cyfiawnder, yr hyn yw 
taer weddi eich gostyngedig was a’ch cyd-lafuriwr yn achos ein 
Gwaredwr. Amen. 

[Mewn ychwanegiad at hyn, mae y Sfar yn cynnwys copi 
o’r “ Memorial” a anrhegwyd i’r Llywydd F. D. Richards, er cu£ 



ÜJDGORÍf SEION. 


206 

íim ei lafur diflmo yn rahob dull tra y bu yn llywyddu ar yr 
Ynysoedd Prydeinig; yr hwn a gafodd ei arwyddo gan yr holl 
frudyr ag oeddynt yncyfansoddi y Cynghor. — G ol. itr Udcjorn.] 


F.PISTOL Y LLYWYDD S. W. RICIIARDS AT Y SAINT 
YN YR YNYSOEDD PRY DEINIG. 

Anwyl Saint, — Mawr yw y dyddordeb cyssylltied^g agadeilndu 
teyrnas Dduw yn rahlith cenedlnedd y ddaear. \r hwn a ddwg i 
ymarferiad bywiog bob ymegniad o eiddo yr enaid hwnw i ba un 
y cyflwynwyd, i unrliyw raddan o hwys, ofal y Saint. O herwydd 
hrn. t-^iralwn yn ddyled arnom i'r rhai a edrychant tuag atora arn 
gynghorion, i gynnyg y cyfryw eylwadau, yn moreu ein gweinid- 
ogaeth, ag a dueddant i ychwanegu ae amddiffyn y dyddordeb 
hyny, yn ei berthynas cyffredinol â lles presennol a dyfodol r 
Saint, fel y byddo i deyrnas Dduw barhau i ledaenu ei dylanwad, 
ei gallu, a’i llywodraeth ar y ddaear. 

Y mae gan bob dyn a fedyddiwyd i Grist, trwy rinwedd t 
cyfammod newydd a thragywyddol, ddyledswyddau i’w cyflawni, 
a gweithredoedd i’w gwneuthur, y rhai, os gadawa hwynt heb cti 
gwneuthur, a brofant yn sel ddiogel o gondemniad, Cyflawniad 
buan a ffyddlon o’r dyîedswyddau, neu ofynion hyny, yw yr unig 
beth a gyfiawnha, neu a lanha blant dynion oddiwrth ystaen eu 
heuogrwydd, ac a rydd hawl iddynt i deilyngdod y cyramod, fel 
y delo eu gwisgoedd yn wynion trwy waed yr Oen. Fe fydd gan 
l*ob onest ei galon agyfammododd â'i Dduw,ddymuniad i ddysgu 
ewyllys Duw ; a clian fwynhau llawer o’i Ysbryd, efe a geir o 
hyd yn rhodio gyda ei ddyledswydd, yn llwybr doethineb, yr hyn 
sydd heddwch, ac yn tywys i fywyd. 

Y mae ymarferiad dyddiol y corff yn gydweddol â'i gyfansodd- 
iad, i ddarparu dros y hywyd marwol hwn, ac y mae parhaus 
ymarferiad y raeddwl yn anghenrbeidiol er ei briodol amlygiad, 
fel v byddo yn cael ei gyfaddasu at bob rawynhad a all gwybod- 
aeth ei gyfranu; eithr fe ddylai ymdrechiadau pob un o lionynt 
gael eu doeth gyfeirio, fel y byddo y canlyniadati goreu fo posibl 
yn dilyn; a thra fyddo un yn diwallu angbenrlieidiau yr amser 
presennoì, bydd y lla.11 hefyd yn diwallu anghenrheidiau y dyfod- 
ol diddarfod. Ein bwriad presennol yw cyfeirio y meddwl at rai 
o’r dyledswyddau livnv a deilyngant sylw uniongyrchol y Saint 
yn yr Ynysoedd Prydeinig, ac ar ba rai y raae llwyddiant y 
gwaith yn ymddibynu. 

Dyledswydd boìl aelodan Eglwys Crist yw gweddio yn fynych 
ar yr Arglwydd, fel y caffont lawer o’i Ysbryd i’w harwain i bob 
gwirionedd ; canys efe a ddyw edodd y rhoddid ei Ysbryd mewn 
e.tebiad i weddi : rlioddi lieibio pob cablu, yr byn a duedda i 
dramgwyddo eich cymmydog, eich brawd, neu ebwaer — canys 
ì'wrô yr hwn y daw rhwystrau trwyddo ; bwrw heildo eich holi 



UDGORN 8E10N. 


207 


ymgecru, a’ch amrafael, y naill tuag at y llall ; nid yw casineb, 
amry8on, ac ymraniadau yn ganiataol i íod yn mhlith y Saint, y 
raaent hwy o ysbryd y diafol, ac nid o Dduw ; am hyny, gochel- 
wch bob rhith drygioni ; byddwch gyramwynasgar i’r naill t 
llall, ac adeiladwch eicb gilydd i fyny ; byddwch yn lanwedd, 
rhinweddol, a daionus, yn amyneddgar raewn gwneuthur daioni ; 
ac yn ddiweddaf, yrageisiwch yraddilladu eich hunain â,ac yn yr 
ymarferiad cysson o bob rhinwedd ag sydd yn perthyn i dduwiol- 
deb, yr hon a addurna ac a wna yn ddymunol ei meddiannydd. 
Felly bydded i bawb trwy eu hyraddygiad patrynol eu hunain, 
a’u buchedd deilwng, fod yn dystion hyw i bawb oddiaragylcb, o 
allu Duw, trwy Efengyl ei Fab, gan fyw yn holl ordinhadau a 
chynghorion Duw\ 

Dyledswydd pob pen-teulu, yw edrych fod pob aelod o’i deulu 
ef neu hi, yn cael ei ddysgu yn briodol yn yr holl ddyledswyddau 
hyny ag sydd yn gydweddol â’u hoedran a’u sefyllfa raewn 
bywyd: ac yn gymmaint â bod priodas yn sefydliad o eiddo 
Duw, dyledsw'ydd y gwr yw caru ei wraig ac yrnddwyn tuag ati 
mewn pob tiriondeb, megys y mae Crist yn caru ei Eglwys, dro» 
yrhon y raae ei fraicb o drugaredd o hyd yn estynedig allan er 
achub; eithr ei ddyledswydd ef yw caru ei Dduw vn ddirfawr, 
yn fwy ná’i wraig, ei blant, ueu liyd y nod ei fywyd ei bun, onide 
nid yw yn deilwng o deulu. Dyledswydd y wraig yw caru ei 
gwr, a dangos yr unrhyw gyda’r holl nfydd-dod ewyllysgar 
hwnw’, i’w gynghorion cyfiawn ef, ag a ofyna Crist oddiwrth ci 
Eglwys ; megys ag y mae Crist yw Pen yr Eglwrs, y byddo 
yntau hefyd yn ben ar y wraig, fel y caffer ynddynt esiamjtl 
deilwng o santeiddrwydd a duwioldeb i’w gosod o ílaen eu plant, 
a bod i’w plant gael eu dysgu i rodio yn y cyfryw. 

Dyledswydd y rhieni yw dycgu eu plant, pan yn ieuainc,yn 
ffyrdd uniawn yr Arglwydd ; eu dysgu i weddio; i garu eu 
gilydd, a’u rhieni, fel y byddo ofn Duw arnynt, fel y byddont 
yn barod, pan yn wyth mlwydd oed, i gael eu l.edyddio, ac i dvfu 
i fyny yn ordinhadau Dnw, gan fod yn meddu gwybodaeth o 
ffyrdd bywyd, a chyfranogi o freintiau a bendithinn ei deyrnas; 
fel y dangoso pob teulu batrwn o drefn v nefoedd, mewn rheol- 
eiddiad, llywodraelh, ufydd-dod, a phob rhinwedd ag sydd y n 
hynodi y drefn nefolaidd, ac ewyllys Duw \n cael ei gwneuthur 
ar y ddaear rcegys ag yn y nefoedd. 

Felly bydded i bob un rodio yu llwybr ei ddyledswydd. ac an- 
rhydeddu y cymmeriad o Saint, a gwybod yn ddiarnmau fod Uuw 
wedi darparu moddion er eich perffeithiad ; gan hyny, y mae yn 
dyfod yn ddyledswydd ar bob un i ytnaflyd yn y lleshad o’r 
raoddion byny. A ydych chwi yn gofyn pa beth ydynl ? Yr ydym 
yn ateb, Apostolion, Prophwydi, Efengylwyr, Bugeiliaid, Ath- 
rawon, a Diaconiaid ydynt, wedi eu rhoddi er perff.-ithio y Saint w 
a gwaith y weiuidogaeth ; fel yr argyhoedder y drygionus ac y 
dyger hwynt i wybodaeth Duw, trwy lafur ae ymdrechiadau y 
weinidogaeth hono. Gwna cyflawniad y dyledswyddau a ber< 



208 


UDGORN SEION. 


thynant i’r gwahanol swyddi hyn effeithio ar sefyllfa, nid Sant yn 
unig, ond pechadur hefyd ; nis gall un enaid gael ei berffeithio 
hebddynt, onide y mae Duve wedi gwneuthur tt'olineb, ac 
wedi rhoddi rhoddion ofer i ddynion, Eithr pwy a gyhudda 
Duw o ffolineb ? neu a ddywed wrth yr Hv.n a gyflawnodd ei 
ewyllys ei hun, Paham y gwnaethost felly ? Os ordeiniodd ef 
swyddogion ei Eglwys i fod yn gyfrwng trwy yr hwn y mae 
perffeithrwydd i ddyfod i*r Saint, yn gystal ag i dwyn yn mlaen 
waith y weinidogaeth, nis gellir cael bendithion y naill na’r lla.ll 
yu un man arall, a chan byny y maent hwy yn lle Crist, yr hwn 
wedi ei berffeithio, a ddaeth yn awdwr iacbawdwriaetb. 

Bydd i ni yn awr gyfeirio at ddyledswyddau rhai o’r swyddog- 
ion hyn, yn eu gwabanol faesydd llafur, megys ag sydd wedi ei 
benodi iddynt dan ein Llywyddiaeth ni. 

Y mae Bugeiliaid a Llywyddion Cynnadleddau yn llanw 6efyllfa 
dra chy frifol, a’u dyledswydd yw gwylio dros y praidd a gyflwyn- 
wyd iddynt gyda gofal tadol, i’w llywodraetbu gyda phob tirion- 
deb a chariad, etto gydag uniondeb, mawredd, ac anrhydedd ; 
edrych fod pob dyn dan eu Llywyddiaeth yn sefyll yn ei gyfran 
ai le, ac yn llanw y swydd yr anrhydeddir ef â hi yn yr Offeir- 
iadaeth, gan gytìawni yn ffyddlawn, etto yn ddoeth, ddyled- 
swyddau y swydd y mae yn ddal, fel y byddo yn barod bob 
amser, i roddi cy frif da am ei orchwyliaeth i’w uchelach mewn swydd. 
Bydded i Lywyddion y Cynnadleddau anrhydeddu Llywyddion 
y Cangenau o danynt, os ydynt yn deilwng; ac os nad ydynt yn 
deilwng, bydded iddynt edifarhau a dyfod felly, neu gael ea 
symud, a llanw eu lleoedd gan ddynion ag ydynt yn deilwng; a 
gofyner i bob un ddwyn y baich a berthyn iddo, neu mewn geir- 
iau ereill, ateb cyfrifoldeb yr ymddiried a osodwyd yuddo ; a 
bydded yn wybodus fod ei wisgoedd yn lân, a’i ymddygiad yn 
dJihalogedig gan ragrith. Dyledswydd pob Lîywydd Cynuad- 
ledd yw edrych nid yn uuig fod Cof-lyfr y Gynnadledd yn cael 
ei gadw yn ffyddlawn, eilhr edrych fod pob Cangen yn cofnodi 
pob dygwyddiad o bwys perthynol i’r Gangen houo ; pa un bynag 
ai marwolaethau, genedigaethau, priodasau, derbyniadau neu 
syraudiadau aelodau, neu pa amgylchiad bynag a all effeithio er 
lleá y Gangen, gan roddi pub hysbi/siaeth addas yyda phob nodiad , 
yr lìwn, pan gyhoeddir ac y cynnwysir yn Nghof’-lyfr y Gynnad- 
ledd, a gyfansodda lianes cryno o’r Gynr.adledd. 

Hefyd, dyledswydd pob Llywydd Cynnadledd yw edrych fod 
gwerthiad y llyfrau yn ei Gynnadledd yn cael ei ddwyn yn 
mlaen yn ddoeth, a bod pob ymdrechiadau yn cael eu gwneuthur 
er hwylusu hyny yn ac allan o'r Eglwys; ac o hyn allan dys- 
gwylfr y gwna efe ei hun yn bersonol hysbys o’r ftaith, fod yr 
arian a ddanfonir i’r swyddfa hon, ynghyd â’r llyfrau yu nwylaw 
y dosparthwr, yn ol pris y swyddfa (dyledion cangenau yn gyn- 
mwsedig), yn ddigon i gyfartalu y cyfrifon â’r swyddfa hon ar 
ddiwe.ld pob chwarter. Nid yn unig y mae llesoldeb y swyddfa 
\iì gofyn hyn oddiar eich dwylaw, eithr y mae’r bobl y 



UDGORN SEION. 


209 


llywyddwch arnynt yn hawlio eich amddiffyniad chwi o'u 
biawnderau. 

Esgeulusdod pellach ar ran y Llywyddion, nîs gellir ei esgusodi. 
Ni ddylai y bobl, trwy eich esgeulusdod chwi, gael talu swm o 
arian a gawsant eu gwario gan y dosparthwr, yn unig o herwydd 
bod eich teimladau chwi wedi bod mor dyner, fel ag i’w ystyried 
yn drosedd ar foesgarwch cyffrediu, i wneuthur eich dyledswydd 

0 chwilio ei lyfrau ; megys ag y mae wedi bod hyd yn hyn. Nid 
yw y fath foesgarwch â hyn yn perthyn i'n crefydd ni ; am 
hyny, rhaid ein hesgusodi ni ara beidio ei ganiatâu mewn ereill. 
Mae rhai o’r Cynnadleddau yn gwneuthur ymdrechiadau rhagorol 

1 ryddhau eu hunain oddiwrth y fath feichiau angbyfiawn ; ac os 
bydd eu Llywyddion yn ddoeth, dysgwyliwn y cànt eu gwareùu 
rhagddynt yn yr amser dyfodol. Dysgwylir i’r lioll ddosparthwyr 
sydd â’u cyfrifon yn fwy nâ phymtheg punt y chwarter, dalu pob 
pythefnos i’r swyddfa hon, a’r rhai sydd dan y swm hono,unwaith 
y mis. 

Dysgwylii- i Lywyddion y Cynnadleddau ddefnyddio eu ham- 
seri ofalu am y Saint, a gwaith y weinidogaeth, ac na fyddo yn 
eael ei drafferthu ynghylch gwerthu llyfrau, neu unrhyw fusnes 
arall ag a fyddo â thuedd i dynu eu sylw oddiwrth ddyledswydd- 
au uniongyrchol eu Lly wyddiaeth. O herwydd hyn a drygau 
ereill ag ydynt wedi bodoli, y cyfododd yr arferiad a benod\ 
Henuriaid Teithiol , i’r dyben o gymmeryd gofal ychydig Gang- 
enau o Gynnadleddau. Mae rhai o’r Cynnadleddau yn ddigon 
llîosog i gyfiawnhau y drefn hon, eithr nid ydynt ond ychydig. 
Pe buasai pob swyddog yn ngwahanol Gangenau yr Eglwys yn 
sefyll allan yn ysbryd eu swydd, gallai llawer o’r Henuriaid 
Teilhiol gael eu rhj’ddhau o’u llafur presennol, a myned i blith y 
rhai hyny nad ydynt etto wedi clywed yr Efengyl yn cael ei 
phregethu, eithr sydd yn dyfal ddysgwyl gwawriad y dydd ded- 
wydd hwnw pan y daw iachawdwriaeth atynt hwythau; ac felly 
y lledaenid y deyrnas ar led, ac y cynnyddai ei llywodraeth. 
DyJedswydd yr Henuriaid yw profì y byd, a’i wneuthur yn y 
ffordd ag y mae Duw wedi benodi, fel y byddont yn dystion dros 
y rhai a gânt eu cyfiawnhau, ac yn erbyn y rhai a gondemnir; — 
ac wrth hyn yr adwaenwch ei ddyscyblion Ef, os porthant chwi, 
a’ch dilladu, a rhoddi arian i chwi, a derbyn eich tystiolaeth. 
Ond tra na fyddo Henuriad Teithiol yn myned allan i bregethu 
i’r byd ond yn unig ar y Sul, ac yna yn dychwelyd i biith y Saint, 
nid yw yn profi y byd, nac ychwailh yn rhoddi cyfleusdra iddynt 
hwy i’w brofi ef ; a thra fyddo ef feîly yn methu cyflawni ei ddy- 
ledswydd, peidia llawer o’r byd i ddyfod dan gondemniad, ac ▼ 
mae’r gwaith yn cael ei fwyhau, mewn rhai enghreifftiau, i 
flynyddoedd o wasanaelh diofal, tra y gallai misoedd fod wedi 
cyflawni yr un gwaith. 

Mewn rhai amgylchiadau nid oes y fath gyssylltiad yn bodoli 
rhwng Llywyddion y Cangenau a Llywydd y Gynnadledd, ag y 
dylai fod, yr hyn sydd yn gwneyd ei lafur ef yn anhawdd, ac 



tio 


UDGORN SEîON. 


«eiihiau hyd y nod yn annymunol. Frodyr, ni ddyiáí 
hyn fod. 

Dyledswydd pob swyddog yn nheyrnas Dduw yw troi ei galon, 
ei deiníladau, a’i serohiadau tuag at ei Lywydd ; ac megys ag yr 
ydycli yn ceisio am ysbryd yr Arglwydd i’ch gaíluogi i wneuthur 
ei ewyllys, felly gyda’r un awydJ y dylech geisio am ysbryd, 
©wyllys, a golygiad&u eich Llywydd, i wneutliur yr unrhyw gyda 
ph«ib gostyngeiddrwyJd oalon, ao yn íwy felly obîegid eich bod 
yn Jal swydd gyfrifol a dyrchafedig. Os ydych ara fod yn debyg 
i’ch Meistr, na cheisiwch byth wneutliur ewyilys eich hunain, 
eithr ewyllys yr hwn sydd fwyaf. Y dyn hwnw na thry ei galon 
vn gwbl at ei Lywydd, íel ei gynghorwr uniongyrcbol, nis gall 
gael gaìlu i lywodraetbu dylanẅad er iacliawdwriaeth y bobl ; 
nid yw Offeriadaeth Duw yn arddel un egwyddor arall o lywod- 
raeth, oblftgid ei bod yn bertfaith, a gofynir perffaith ufydd dod 
gan bob deiliad, pa un bynag ai uchel neu isel, cyfoethog neu 
dlawd ; pe amgen, nis gaìlai cyfrifoldeb orphwys lle y perthyna; 
a phan gymn-ero dyn arno yr hawl i wahaniaethu oddiwrth ei 
lywodraethwr, y mae yn cymraeryd arno yr hawl i fradychu 
llywodraeth Duw, a’i gosod yn agored i ddylanwad marwol 
gwrthwynebiad, yr hwn ydyw gallu y diafol. Pe bodolai dryg- 
ioni yn ngweinyddiad y llywodraeth, mae gan yr aiudurdod uwch- 
o/hawl i ymyraeth. 

Nid yw pawb yn berffaith etto, am hyny edryched pob un o’i 
amgylch, ac adnabydded ei sefyllí'a. A yw Llywyddion yn colli eu 
hawdurdod a’u dylanwad yn mysg y bobl ? Os ydynt, pa beth 
yw yr aclios o’r drwg hyn ? Ohwiliwch ef allan, a bwriwch ef yn 
mhell oddiwítliych. Ni raid i chwi ddysgwyl, frodyr, mwy oddiwrtb 
y rhai y llywyddwch chwi arnynt, nag ydych chwi yn roddi i’r 
rhai sydd yn llywyddu arnoch chwi. Òs ydych cbwi yn cym- 
meryd y rhyddid i dynu eich teimladau a gwahaniaethau oddi- 
wrth eich Llywydd chwi, mae yn rhaid i chwithau roddi yr un 
rhyddid i’r rhai hyny y llywyddwch chwi arnynt, a*r rhai a 
edrychant atoch chwi am esiampl. Yn hyn, fel mewn pethau 
ereill, yr liyn a fesurwch chwi a adfesurir i chwithau drachefn ; 
ac os llywodraethwch chwi â llaw drom, ac ni ddygwch faich y 
praidd, mae yn rhaid i chwi ddysgwyl yr un mesur oddiwrth y 
rhai hyny a ly wodraethant arnoch chwithau. 

Mae yn rhoddi pleser mawr i ni i wybod nad yw y cyfryw 
amgylchiadau, o fewn terfynau ein haduabyddiaeth ni, ond 
ychydig iawn ; a ile y maent y bodoli, bydetwn y gwna doeth- 
ìneb ddangos y ffordd ragorach, ac adferu y cydymdeimlad a’r 
cyd-ymdrech hyny ag a ddylai boh amser nodweddu teulu Duw, 
ac a fu bob amser yn ffordd effeithiol i bregethu yr Efengyl i fyd 
amrysongar. 


( I'w barhau.) 


UDGOtlN SEION. 


211 


GWAHODDIAD I’R SAINT. 

Holl Seintiau fTyddlon Iosn, 

’Rwyf ’nawr yn eich cynghori, 

Mewn modd prysur, 

I ddvfod o’r gorihrymder, 

Lle cawn ni anghy fi.iwnder, 

Tua’r wlad a roddwyd i ni’n rhâd, 

Lle cawn foliannu, 

A byth deyrnasu 
Yn ngwyddfod lesu, 

’Nol cyrhaedd pen y daith; 

A byth ryfeddu’r cariad, 

I dragwyddoldeb maith : 

Mor llon y byddwn ger ei fron, 

Ar ol dod adrau o’r blinion bläau, 

A’r gorthrymderau sydd ’nawr yn blino’n bron, — • 

Cawu roi ffarwel dragwyddol ar fyr i Babilon, 

Mae ’nghalon yn hiraethu, 

Am fod yn mhiith y teulu 
Sydd yno’n moli, 

A seinio Haleliwia, 

Mewn peraidd sain Hosanna* 

Am eu gwaredu o Babel ddiffaeth gas, 

O blith erlidwyr, 

A thrwm orthrymwyr, 

A’r holl ddifenwyr, 

Sy’n nawryn blino’r plant, 

Ond henffych ddedwydd foreu 
Cawn fyn'd o’u plith i bant, 
l’r fan osododd Duw yn rhan, 

Lle y cawn foii dros fil o flwyddi, 

Yn mhlith cwnapeini, sy’n seinio’r ucbel dôn, 

Gan dyblu’r authem hyfryd mewn gwynfyd gyda’r Oen* 
ìthymni. William CharlEs. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Bedyddfan. — ülae y Llywydd Young wedi rhoddi gorcbynmi 
i adeiladu bedyddfan ar y Temple Block yr haf'hwn. 

Mae yn dda genym i allu hysbysu fod yr Heonriaid Frankli»i 
D. Richards ac Erastus Snow, y rhai a adawsant Liverpool ar yr 
6fed o Fai, ar fwrJd y Niagara ( jgerdd-long), wedi cyrhaedd yo 
idiogel yn New York ar y 19eg o’r un mis. 

Dywedir yn y JDcseret Neics fod teuîu y Llywodraethwr 
Brighara Young wedi gwau ôUO o latheni o frethyn yn ystod J 
gauaf diweddaf, • 



212 


'JDGORN SEION. 


Yr oeddid vn dysgwyl y buasai cant o wageni yn gadoel y 
Dyffryn yn mis Gorphenaf. uedi eu llwytho â blawd, cloron, &c.j, 
ynghyd ag anifeiliaid i’w lladd, i gynnorthwyo y tlodion ymfudol 
ar y gwastadedd, — meddyliwn y tlodion a gerddant, a’r rhai hyny 
a ddanfonir trwy offerynoldeb y “ Drysorfa Ymfudol Barhaus.’’ 
Meddyliwyd y gallai y cy foethogion gynnorthwyo eu hunain. Mae 
rhywdyb yn ein penau ni mai y cerddedwyr — sef y Saint byny 
á’u u? heel-barrows a’u llaw.geirt, a gânt y goreu o’r daith wedi 
y cwbl. 

Gwyl. — Aelodau y Llywodraeth a gynnaüasant Wyl ary 4ydd 
o Fawrth, yn y Tý Tiriogaethol, Dinas y Llyn Halen Fawr, yu 
yr hon yr oedd y Llywodraethwr, a phersonau neillduol ereill, yn 
bresennol. . Yr oedd y wledd yn gynnwysedig o luniaeth rhagorol 
i'r corff, ynghyd â cbanu. dawnsio, areítbio, &c. Mae araeth y 
Llywodraethwr Brigham Young i’w gwelod yn y \Star. Cafodd yr 
Argraffwyr wyl hefyd yn ysgol-dy y bedwerydd adran ar ddeg o'r 
Ddinas, ar y 24ain o Chwefror. Yr oedd y Brif Lywyddiaeth yn 
bresennol, a chafwyd pob llawenydd. 

Hindoostan. — Oddiwrth lythyron a ysgrifenwyd gan yr Hen- 
uriad W. Willis. ymddengys fod gwaith Duw yn llwyddo yn y 
wlad hono. Mao oddeutu ôü wedi eu hedyddio eisoes, ac argoelion 
gobeithiol ia^n am liaws yn ychwaneg. Mae yr unarddeg 
brodor a fedyddiwyd ar y Gfed o Ebrill, wedi eu henwi aryr enwau 
canlynol, sef Orson, John, Parley, Tbomas, Wiiford, Amasa, 
George, Lorenzo, Erastus, Franklin, a William. Ordeinwyd 
Orson yn offeiriad, John yn ddysgawdwr, a Parley yn ddiacon. 


Taliadad o Meh. 10 HYD Meh. 24. — SirFynwy, £3; Gor- 
llewin Morganwg, £ 4 ; Sir Feirionydd, £2 6s. 1 ^c. ; Sir Ftíint, 
£1; Sir Fon, £) 8s. lc; Dyffryn Conwy, £1 lOs; Pontytypridd, 
15s. 6c ; Cwmbach, lls. 7§c; Caerdyf, 18s ; Aberdar, 14s. 6c ; 
Hirwaen, 10s; Georgetown, «£1 8s. 2c ; Merthyr, £1 Is; Pen- 
daren, 13s. 4c ; Ynysgou,7s. — Cyfanswm, £20 3s. 4c. 

Diwallwyd ni o rifynau yr Udgorn, Ath. a Chyf., a Llyfr 
Mormon, Mae rhifynau o Lyfr Mormon ar werth yma etto, a 
goreu i gyd pa gyntaf y gyrir i’w hymofyn, Mae yr “ Athraw- 
iaeth Tachus *' allan o brint. 

Gwell i’n gobebydd Phillip Davies, os yw yn caru edrych 
ar ol busnes dynion ereill, ofyn i lywydd y gangen. 

Bydded ein gohebwyr yn amyneddgar, ac ymdrechwn 
ninnau wneyd defnydd o bob peth a welwn er lles y cyffredin. 
Ni ddylai neb roi heibio, oblegid na wel ei ysgrifen gyntaf yn 
gyhoeddedig. Darllener “ Y Gwron a’r Prif-gopyn’’ yn y gyfrol 
gyntaf o’r Udgorn. 


J. DATI», ARGRAFFTDD, «llORO l'BO W íf , MEITHYR. 



UDGORN SEION, 

HBU 

&>tm\ y> ^aínt. 


Rhif. 14.] GORPHENAF 10, 1852. [Cyf. IV. 



GWIRIONEDD AC I ACHAWDWRIAETH. 


[O’r “ Deseret News.’’] 

Ein pwnc yw Gwirionedd ; ein gwrthddrych yw Tacliawdwriaeth, 
Nid yw cyramwynasgarwch annyddorgar yn cyfansoddi unrhyw 
ran o gyfansoddiad y rhai cyfiawn ; eithr y rnaent hwy yn teimlo 
dyddordeb yn yr hyn oll a wnelont, a glywont, a deimlont, a 
archwaethont, neu a ymaflont ynddo. A pha beth yw y dyddor- 
deb hwnw ? Gochelyd y drwg, ac ymafaelyd yn y da. I ba 
tldyben? Fel yn y diwedd y cyrhaeddont iachawdwriaetb. 

Y mae llawer o bersonau anwybodus ac hunan-gyfiawn, y rhai 
nad adwaenant Dduw, ac nad ufyddhant i’w Efengyl, yn meddwl 
fod yn rhaid iddynt fod mor santaidd nes peidio teimlo dim dydd- 
ordeb mewn caredigrwydd, flfydd, gobaith, carîad, ufydd-dod, ac o 
ganlyniad mewn iachawdwriaeth. YchN’dig yn bresennol sydd 
genym i wneuthur â’r cyfryw; canys os gall un person fod mor 
gymmwynasgar ag i beidio teimlo dyddordeb yn ngwrtbddrych 
ei ymlidiadau a'i ymdrechiadau, yua gall un arall, ie, pob person. 
arall fod vr un mor gymmwynasgar, ar yr un egwyddor; ac nt 
dderbynia un dyn a fu, sydd, neu a fydd yn byw ar y ddaear neu 
yn y nefoedd, byth unrhy w gyfran o ddaioni oddiwrth fydyssawd 
wedi ei lenwi â’r fath gymmwynasgarwch ; y mae yn annyddor- 
gar, ae nis gall neb gael dim dyddordeb vnddo,at ddrwg neu dda. 

Hyn, ynte, yw dyben a bwriad gwirionedd — i hwylu6u iach- 
awdwriaeth. Rhoddwch i ddynion bob daioni arall a ellir ei 
enwi, a gwrthodwch iachawdwriaeth, a pha betb fuasai eu sefyll- 
/a? Truenus, truenus jn wir, ra, i’r eithaf ! Pa beth yw iael? 
14 



214 U'DGORP? SÈIÖŴ. 

awdwrífteth ? Dedwyddwch / A ellir dweyd öfewn gwînüHŵíá* 
íod dyn wedi ei achuh, tra y byddo yn gwbl draenus ? Dira ar 
egwyddor arall, ond yn unig ei fod wedi ei achub oddiwrih dded- 
wyddwch. Pwy sydd yn raeddu y fath iachawdwriaetlì ? Lusiffer 
a’i ganlynwyr. Pwy sydd yn dymuno y fath iachawdwriaefh, ac 
a ruthrai i'w chofleidio er ei mwyri ? Neb ; tnae y diafol ei buii 
yn ei ffieiddio, ac y mae yn ddrwg ganddo iddo erioed ymrestru o 
dani, ac felly y bydd pob un a ymuno o «lan ei faner yntau. 

Eithr o ba beth y mae’r iacHŵ»'dwr.aeth yrytngeisia v Saint an» 
dani yn gynnwysedig ? Dednr/dduch, rma ac yn olllaw. Eithr 
os mai dedwyddwch yw gwrthddrych a dyben mawr eU dymuniad- 
au a’u bodoliaeth, paham y maent hwy-yn edrych tnor brysur af 
ol gwirionedd, ac yn ymgeisío mor ddiwyd i ddyfod yn santaidd f 
megys y mae Duw yii santaidd? Oblegid fod ein Tad NefoJ 
wedi doeth ordeinio misi gwirîonedd, wedi ei aralygu trwy fywýd 
aantaidd a duwiol, yw yr unig foddion trwy y ,rhai y gellir cyr- 
haedd dedwyddwch gwirioneddol, parhaus, a nefol, gan fodaa 
deallgar fel dynion, mewn sefyllfa o ymbrawf a rhydd ewyllys. 

Pa betb y mae’r Saint am achub P- Eu heneidiau. Pa beth a 
gyfansodda enaid un o’r Saint? Ei ysbryd a i gorff. Eithr or/t 
all ysbrydoedd y Saint fod yn berffaith ddedwydd, a chael eu 
hachub heb eu cyrff? Na allant ! Os gallasent, pabam- yr ym^ 
ddarostyngasant erioed i gytuno ac yragyfamraodi â-’u Tad Tra- 
gywyddol yn y nefoedd, i ddyfod i’r ddaear hon er mwyn caeî 
corff ? Oblegid pe gallai yrysbryd, pan ya gadael y corff marwol 
hwn yn angen. ara ychydig dymmor, sicrhau perffaith iachawdwr- 
iaetli heb adgyfodiad ac ad uniad â’r corff (fel yr arddengys Mr. 
Andrew Jackson Davis, y claerwelydd ( dairvoyant)> yna gallai yr 
ysbryd hwnw fcd yr un mor ddedwydd heb fod yn meddu cot IF 
erioed, yn union yr un fath ag oedd pan ddaeth o’r nefoedd i gael 
eorff ; a gwnai hyn brofi y gaH* ysbryd fod mor ddedwydd ag 
enaid, a bod cread y ddaear hon er rawyn cynnyr&hir cyrff i’r 
ysbrydion a genedlwyd yn flaenorol yn y nefoedd, yn waith 
afreidiol a ffM o eiddo y Tad Tragywyddol, yi hyn ni chwennych- 
wn briodoli i’r Duw a addolwn. 

Fe wnaeth Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Pa betli sydd yn 
oyfansoddi y ddelw hono ? Ysbryd a chorff ; sef yr hyn a atnlyg- 
wyd pan oedd Duw yn rliodio, yn ymddyddan, ac yn bwyta 
gydag Adda, Enoch, Abraham r ac ereill ; a-chan fod Duw TyeAí* 



OD'GORN 8EION. 


«6 

«ẁtiì tì gòrff ádgyfodedig, mae rn rhaid î’r Safnt, er parhau yn 
nghyffelybiaeth eu Tad Nefol, fyned yn mlaen at berffeithrwydd, 
hyd at gael eu cvrff adgyfoùedig hwythau, onide ni pharotoir 
hwynt byth i drigfa nefol gyda chorff eu Tad nefol, a’i Fab ef 
Iesu Grist, yr hwn hefyd a gyfododd ac a gymmerodd ei gorff, a 
chydag ef y Saint a fuont feirw o’i flaen, ae oeddynt wedi derbyn 
yr Offeiriadaeth Santaidd. 

Ond paham y mae holl glaerwelwyr a mesraeryddion y bedwar- 
ydd ganrif ar bymtheg yn gwadu adgyfodiad y corff? Oblegid 
bod eu gwelediad yn aneglur, tywyll, a chyfyngedig, ac nid oes 
ganddynt yr awdurdod neu y galln i edrych i mewn i drigfa t 
Dnwiau a’r Saint adgyfodeÔTg; a phan fyddo ciaerwelydd yn 
gweled ac yn ymddyddan ag ysbryd o “ fyd yr ysbrydoedd,’ , 
ysbryd yn unig y mae yn weled, canys nid yw yr ysbrydion yr 
ymddyddana â hwynt erioed wedi derbyn en cyrff adgyfodedig, ac 
nis gallant eu derbyn gryn amser etto ; rhaid iddynt aros eu tro 
ar ol yr adgyfodiad cyntaf ; oblegid ni dderbyniasant yr Offeiriad- 
aeth Santaidd tra ar y ddaear, o ganlyniad nis gallant hawlio ei 
bendithion a’i breintiau, cyfran o ba rai sydd yn gynnwysedig 
mewn cael rhan yn yr adgyfodiad cyntaf. 

Y rhai byny ag a gawsant yr Offeiriadaeth Santaidd ar y 
ddaear, roewn gwahanol oruchwyliaethau, o ddyddiau Adda hyd 
yr Iesu, yw y rhai ag ydynt, gyda’r Iesu, wedi derbyn eu cyrff 
adgyfodedig, ac megys yntau yn trigo yn eu tiriogaetliau eu 
hunain, ac yn cael eu llywodraethu gan y cyfreithiau a fwriad- 
wyd yn neillduol iddynt hwy, a’f cyfryv/ ag ydynt wedi eu 
cyfaddasu i’w cylchoedd hwy o weithrediad ; y rhai a’u gwa- 
harddant i amlygu eu hunain i ddynion ar y ddaear, ond yn unig 
i*r cyfryw ag ydynt wedi derbyn y cyffelyb Offeiriadaeth ; gyda’r 
eithriad o agor gorucliwyliaeth, ar o) i’r Offeiriadaeth gael oi 
chymmeryd oddiar y ddaear, megys ag y cafodd yn faan ar ol 
marwolaeth Pedr, yr hwn, yn mhen amser, a amlygodd ei hun i 
Joseph Smith, i’r dyben o rodài iddo ef yr un Offeiriadaeth ; fel 
y buasai i fendithion y cyfryw drachefn gaei eu mwynhau gan 
holi drigolion y ddaearag a fyddent yn ewyllysgar i’w derbyn, 
fel raewn goruchwyliaethau blaenorol. 

Er pan mae yr Offeiriadaeth wedi ei chyflawn adferu, gwaitli 
dyn sydd wedi derbyn yr Offeiriadaeth hono, yw gweinidogaetba 
ynddi er mwyn plant dynion; o ganlyniad, nid oes achos i'n 



•3DG0RN SEION. 


ölfi 

henafiaid, y rhai a feddetìt yr un Offeiriadaeth, barhau i weinidog- 
aethau yn eu swydd ar y ddaear; y maent hwy wedi cyfiawni ea 
gwaith, ac wedi myned tufewn i’r llèn oc yn ymorphwys yn y 
mwynhad o’u cyrff adgyfodedig, y rhai nid eu braint yw eu 
dangos i ddynion drygionus; a phe buasai i ddyn drwg unwaith 
weled gogoniant corfi’ adgyfodedig, byddai farw yn ei bresennol- 
deb. A phe buasai i glaerwelydd, neu fesmeryddwr, neu rywun 
heb feddu yr öffeiriadaeth, yn dweyd iddo weled gogoniant corflf 
adgyfodedig, ac etto yn fyw, buasai ei haeriad yn croesi gwirion- 
edd ; eithr gau nad oes un claerwelydd yn cael ei ganiatâu gan y 
gyfraith nefol i ymddyddan â neu weled person a fu yn meddu 
yr Offeiriadaeth ar y ddaear, a’r hwn sydd wedi cael ei gorff 
adgyfodedig, y-raae efe yn dra naturiol yn penderfynu nad oe* 
adgyfodiad y corff, ac o ganlyniad yn cyhoeddi ei gau-benderfyn- 
iadau ara ffeithiau neu wirioneddau neillduol. Ac y mae yn 
eglur fod hyn yn un o’r pethau hyny y cyfeirid atynt gan Apos- 
tol cyntefig, pan y crybwyllodd y buasai twyllwyr yn cyfodi yn y 
dyddiau diweddaf, y rhai pe byddai bosibl, a dwyllent hyd y nod. 
yr etholedigion ; eithr nis gall hyn fod, canys y mae’r Saint ag 
ydynt wedi derbyn o’r Offeiriadaeth Santaidd yn adwaen gallu 
adgyfodiad y corff, yr hwn sydd i’w ail-uno â’r ysbryd, i gyfan- 
soddi enaid diddarfod ; ac y maent hwy yn ymdrechu parotoi 
bedyddfanau a themlau, yn mha rai i weinyddu dros y byw a’r 
meirw, fel na fyddo bendithion y gallu hwn yn golledig i’r sawl 
ag ydynt ac a fuont ar y ddaear, yn feddiannol ar golonau cywir. 

Ni ddecbreuasom ysgrifetìu dros nac yn erbyn claerweliad, neu 
fesmeryddiaeth ; y mae yo bwnc na feddyliwn ac na ofalwn fawr 
«m dano ; ac unrhyw ddyn a allo gael ei dwyllo gan y fatb gym- 
mysgedd o wirionedd a thwyll, fel ag y gwelsom wedi eu cyssyll- 
tu gan yr awduron a grybwyllasom, nid yw deilwng o Deyrnas 
Nefoedd ; ac os oes rhywun yn dewis credu celwydd, a thrwy 
hyny etifeddu teyrnas îselach, ar ol i ni gael y fraint o ddweyd y 
gwirionedd wrtho, y mae iddo yr un groesaw i’w sefýllfa isel ag a 
fuasai iddo i un uchel, pe buasai wedi credu y gwirionedd a’i 
derbyn ; mae ein dillad ni yn lân oddiwrth ei waed; efe yw ei 
oiuchwyliwr ei bun am fywyd neu farwolaeth. 



UDGORN SBION. 


'217 


EPISTOL Y LLYWYDD S. W. RTCHARDS AT Y SAINT 
YN YR YNYSOEDD PRYDEINIG. 

[Parhad o dud. 210.] 

Mewn trefn i gynnal i fyny ymarferiad cysson llywodraetli Duw, 
ac i ddwyn allan V canlyniadau dymunol, y rhai yn wastadol a 
gydfynedent a’i gweinyddiadau, teimlwn i ddweyd wrth yr Hen- 
uriaid Teithiol, y rhai a alwyd i lywyddu dros ddosraniadau, 
Rhoddwch anrhydedd i’r hwn y mae anrhydedd yn ddyledus. 
Pan fyddo dyn yn cael ei alw i lywyddu dros gang^n, ymdrech- 
wch i’w gynnorthwyo a’i gynnal i fyuy yn ei lywyddiaeth, trwy 
ddysgu iddo ddyledswyddau ei alwedigaeth, a'i gynghori ef mewn 
perthynas i gytìawniad y dyledswyddi hyny, fel y gallo mewn 
gwirionedd lywyddu dros y Gangen, a chael yr anrhydedd a’r 
fendith a berthyna iddo. Nac ymddarostyugwch i yspeilio eich 
brawd o’r hyn beth a fo yn perthynu yn gyfreithlawu iddo. 
Bydded i Lywydd pob Cangen lywyddu dros gynghor ei Gangen, 
oni bydd amgylchiadau yn gofyn eicl» cyfryugiad. Yna y mae 
eich dyledswydd i lywyddu drosto ef, tra y byddo i lywydd y 
Gynnadledd lywyddu drosocli chwithau. A thra bo pob un fel 
hyn yn gwybod ei le, ac yn ei gadw trwy feindio ei fusnes ei 
hunan, nid oes dim annhrefn mewn gweinyddiad Uywodraeth. 
Ond raegys pob peirianwaith arall o waith Duw, y mae ymarfer- 
iad pob un o’r swyddi yn y corff neu’r Offeiriadaeth, yn dwyn 
allan fywyd fel eu ffrwyth cy freitblawn, ac fel hyn y mae iach- 
awdwriaeth yn dylifo i’r bobl. JNIewn canlyniad i ymfudiad 
hlynyddol y Saint i Seion, ac amgylchiadau ereill, y mae Llyw- 
yddion y Cangenau yn fynych yn cael eu newid, a phersonau 
anmhrofíadol yn cael eu galw i Iauw llefydd y rhai a symudwyd. 
Hyn a’i gwna yn anghenrheidiol i lywyddion y Cynnadleddau 
gyssegru eu hamser i addysgu yr Offeiriadaeth a’r Saint, yn yr 
nmrywiol ddyledswyddau a berthyna i bob un o honynt, fel y 
byddo tywyllwch ac anwybodaeth yn cael ffoi ymaith, ac fel y 
gallo yr Henuriaid ieuainc, gwresog a selog, gael pregethu 
egwyddorion cyntaf yr Efengyl i’r byd. 

Mynych y clywir Henuriaid llywyddol yn dywedyd byd hedd- 
yw,nad ydynt yn deall eu dyledswyddau yn dda, ac na chawsant 
eu dysgu vu briodol ynddynt. Oblegid hyn, y dyniunwn nodi 
yma ; 06 vdych chwi yn dadau, ac yn deall y rhwymedigaethau 
ag y sydd arnoch i’ch plant, yna chwi a ellwch ddeail ymddang- 
osiadau cyffrediu y dyledswyddau hyny ag 6 ydd yn rhwymedig 
arnoch at Gangen o*r Eglwys. A gaweai eich plant newynu, tra 
y hyddai vn eich gallu i’w porthu bwynt? neu, a gelent fod yn 
noeth, tra y gallech eu dilladu hwynt r a gelent dyfu i fyny 
mewn anwybodaeth, a greeyudod i ddyfod yn etifeddiaeth dra- 
gywyddol iddynt, tra y byddo genych ystor o wybodaeth wrth 
iaw, â pha un y gellwch eu bendithio hwynt ? Sicr na wnelech. 
tìogoüiant pob tad a fy'ddai gweled ei blant yn dyrcliafu ar 



UDGORN SEIOJf. 


218 

«ssgynfa dealltwriaeth a godidawgrwydd, wedi eu cynnysgaethn 
yn mhob modd i drafaelu yn olion ei draed, pan fyddo ei ben- 
ìlwydni wedi diegyn i waered i> bedd ; fel y gailo orfoleddu yn 
ei blant, pan y byddont yn ymgynnull oddi aragylch iddo, a’i alw 
yn wynfydedig, gyda’r fath yralyniad a rydd foddlonrwydd iddo y 
bydd i’r gwaith yr hwn a wnaeth ond prin ei ddechreugael eigyf- 
lawni ganddynt, a’i enw gael anrhydedd er ei dragywyddol ogon- 
iant. Felly y dylai fod rayfyrdod pob Llywydd i g} r mraeryd y 
llwybr a ddarpara yn helaethaf i ddedwyddoli y rhar byny a ym- 
ddiriedir i’w ofal, fel yn niwedd ei weinidogaeth, y catfo fendith 
ac anrhydedd yn wobr i*w ran. Os ewyllysiwcb i wneuthurdyn- 
iou da yn ddedwyad, gwnewcb hwynt yn ddoetli, a phorthwch eu 
lieneidiau â dealltwriaeth y nef, hyd y nod gwybodaeth Duw ; 
oblegid hyn yn unig a fydd ddigonol. Bendithiwch y rhai hyny 
dros ba rai y mae genych wyliadwriaeth, a chwit’nau a fendithir 
yn eich tro; nid oes un dyn o wir egwyddor a dry ymaith oddi 
wrth ei ddyledswydd er ennill ffafr neu garedigrwydd neb ; ni 
wna chwaith ddigaloni gan unrhyw ddrygioni a ddygir i mewn ac 
a gynnygir iddo gan elynion y gwirionedd. Y llwybr urionsyth 
o uniondeb ac onestrwydd i Dduw, y w yr unig un y gallwn rodio 
ynddo i gael ei allu ef i'n cynnorthwyo a’n gwaredu ni. 

Wrth fod mor rhydd yn gosod allan ein golygiadau ar wein- 
yddiad cyffreJin y llywodraeth yn mysg y Saint yn yr amser 
presennol, nid oblegid eu bod yn newydd,neu oblegid ua chafodd 
y Saint eu dysgu ynddynt o’r blaen; ond yr ydym yn teimlo y 
pwysfawrogrwydd iddynt gael eu cadw yn wastadol o ftaen y 
meddwl, ac o herwydd fod.y gwaith yn wastadol ar gynnydd, dyra- 
unwn i dynu sylw y rhai na allasent gael y cyfleusdra i ddyfod 
yn adnabyddus â chyd drefniad pethau perthynol i’r Eglwys, a’r 
egwyddorion wrth ba rai y gwnaethant danysgrìfio. Ni ddylaì 
unrhyw bersonau gael eu bedyddio i Eglwys Crist heb yn gyntaf 
gael eu dysgu yn briodol yn yr egwyddorion hyny ar ba rai y 
dysgwylir iddynt i weithredu, fel y gallont ddeall natur y cyfam- 
mod a wnant â Duw, pan dderbyniont yr ordinhad santaidd hono. 
Nid yw yr Henuriaid yn mhob achos wedi bod yn ddigon gofalus 
yn hyn, ond buont yn rhy awyddus i fwyhau nifer y bedyddiad- 
au, heb ofalu am y canlyniadau ; ni ddylai hyn fod. Pan fo 
personau yn cydsynio i gael eu bedyddio i Eglwys Crist, hwy 
ddylent ddeall, eu bod wrth wneuthur hyny, yn gweithredn yn ol 
eu hewyll vs eu hunain ; ac yn ol iddynt unv\aith dansgrifio i 
gyfreithiau Duw, rhaid iddyut ddysgwyl y bydd iddynt aros 
wrthynt ; canys y raaent yn anymddibynol, ac ni wnant fyth 
gydffurfio ag anynadrwydd dynion. Y mae yn rhaid îddynt i 
ymroddi o hyny allan i ofyniadauy cyfreithìau hyny; ufydd-dod 
a ofynir, ac ni chymmeradwyir dìra arall ; ewyllys Duw raid fod 
eu hewyllys hwy o hyny allan ; ac onidé, hvn fydd eu damnedig- 
aetb, iddynt ymgyfaramodi i gadw oyfreithiau Duw, a thrwy droi 
ymaith, a dorasant y cyfaromod hwnw, ac a ddaethant yn gel- 
wyddog gerbrou Duw, arhaid iddynt gael eu gwobr gyda eu tad 


UDGORN S0l<ÿN. 


tì9 


I>ìafol. Llawer gwell fuasai i ỳ r holî gyfrywrai pe baent heb erioed 
r^lywed sôn am ffordd y bywyd, nac, wedi ymgyfammodi â Duw, 
« droi yrnaith yn hollol oddiwrth y cyfryw gyfaramod. Bydded 
i’r Henurlaid yn yr holl bethau hyn, wneyd en dyledswyddau, ftíî 
na byddo eu lìafur yn ofer yn vr Arglwydd, mewn bedyddio 
ugeiniau i mewn i’r Eglwys, y rliai nad oes ganddynt amgyffred- 
iadau cywir am bethau Duw, nac arcliwaeth am danym, y rhai, 
ar ol bod yn achos o drallod a rhwystr i ereill. a dorir allan o’r 
Hpîw'ys,ac yna eu cyflwr diweddaf i fod yn waìth na’u dechreuad. 

Ni a allera ysgril’enu yn helacth ar y dyledswyddau, a phortre- 
iadu rh wymedigaelhau Henuriaid Israel, v rhai sydd yn ddyledus 
arnvnt i Dduw, i’w gilydd, i’r Saint, ac i’r byd ; ac etto yr ydym 
yn wybodus y gallai liyny fod yn ddiles, pe na baent yn ceisio 
hyw yn y6bryd eu galwedigaeth, a chael oraclau Duw o ! u mewn 
eit hunain. Fe all dyn gael gwybodaeth o’r holi gyfreithiau ys- 
grifenedig, a’u trysori hwynt yn ddiogel yn ei gcrf; er hyny, fe 
gwrdd yn atni ng achosion i’r rhai nad oes un gyfraitb ysgrifen- 
edig yn gymhwysiadol, y rhai a «fynant benderfyniad ei farn 
aragenach ei hun ; ac os na bydd efe jn llawn o YsbTyd Duw i 
wahaniaethu yn mha le y bydd y drwg yn gorwedd, a’i ddelbol ef 
oddiwrth y da, fe fydd yn sychaidd ae yn anffrwythlawn yn ei 
lafur, a gwar.th a fydd cynnyrch ei wernidogaeth. Gan hyny, yr 
ydym yn teimlo i ddywedyd, b-ydded i bob ttn fyned at a dysga 
ei ddyledswydd, a cliylreithiau Duw, megy« ag y maentyn ysgirif- 
enedig. Fe gafodd y tSaint y Beib! o’u blaen er eu plentyndod, 
ac yn awr ltwy a gyfarwyddiri wneuthur eu hunain yn gyfan- 
gwbl adnabyddu-s â Llyfr Mormon, a* Liyfr Athrawiaeth a Cbyf- 
famruodau, a hwy a ddeuant yn fwy cvnnetìn â chyfreithiau Duw, 
y rhai yn nniongyrcbol a feertiryna îddynt. Ceisiwch ddoethineb 
trwy fyfyrdod, a thrwy Ysbryd Du-w yr hwn -sydd yn tvwys i bob 
gwirionedd. Darllenwch y Siar , yr hon a adlewyrcha oîeuni ar 
eieh llwybr, ac a’ch galluoga i drysori yn eich cof y cynghorion 
liyny a roddir er eich iachawdwriaeth, fel y byddo eicli goleuni 
\n eiddo’r cyfiawn, yr hwn sydd yn llewyrchu ddyscleiriach ddys- 
oleiriach hyd ganol dydd. 

Mae rhai wedi ymuno â’-r Eglwy-s, oblegid eu bod yn hoflî 
egwyddorion yr Efengyl, ac y maent yn dra raanylaidd yn nghyf- 
îawniad eit dyled6wvddau ysbrydol, er liyny gadawant iddynt eu 
hunainyr hawlireolieu gorchwylion tymmorol o’r neilldu, fel pe 
na bae gan Dduw ddim i wneyd â phethau-tymmorol. Ni a ddy- 
wedwn wrth y cyfryw rai oll, Yr ydych yn twyllo eich Itunain, os 
ydych yn meddwl y gellweh ymgadw uurhyw hetb oddiwrth yr 
Arglwydd, a bod yn gymmeradwy ganddo. Y mae gan yr Ar- 
glwydd i wneyd â phethau tyromorol, yn gystal â phethau 
ysbrydol, a’r daearol yn gy«tal â’r neíbl ; ni bydd efe yn gyfrifol 
am iachawdwriaíeí.h aeb ontì»y rhai byny y mae efe yn eu llywod- 
raethu, nid yn «nig yn eu haohosioa ysbrydol, ond tymmorol 
tiefyd. Fe fu Iesu farw i waredu y corff oddiwrth farwolaeth 
nerth yr adgyfodÌÄd yr ysbryd ei bun nid oedd yn ddigon- 



ÜBGORN SEÎON .■ 


2Î9 

ol. A’r Saint hyny a yraddiriedant iachawdwriaetti eu îreneidîam 
i Offeiriadaeth Duw, ond ni allaut ymddiried eu harian, sydd yn 
gwueuthur gwawd o’u proffes, ac yn bwrw eu hainser ymaith 
mewn ynfydrwydd. Dymunera ddywedyd wrth bawb o’r cyfryw 
rai, Ewch, gwerthwch vr hyn oll sydd genych, a chyfranwch at 
adeiladu Teyrnas Dduw; telwch eich degyraiad i ystor-dŷ yr 
Arglwydd, fel na ddeloch o dan gondemniad y Gyfraith Dra- 
gywyddoì bon, oddtwrth yr hon nid oes i cbwi obaith byth an> 
ryddhâd, cyhyd ag y bydd yr Offeiriadaeth Aaronaidd yn adna- 
byddus i weinyddu yn negymau y bobl, oddtethr i chwi gael eich 
difa yn y ilosgiad. Nid oes gan yr Arglwydd ond ychydig i 
wneyd â’r rhai hyny a feddyliant fwy am eu harian, nag am ei 
gynghor Ef; a’r hwn nad yw yn ffyddlaw» dros ei oruchwyliaeth 
ddaearol, i*w gwneyd yn wasanaethgar i fwriadau Duw, ni raid 
iddo ddysgwyl y caiff y gwir olud ei ynaddiried iddo. Ni a 
ddymunem wneyd yn hysbys, gan hyny, y bydd yn ofynol ar y 
rhai hyny a ddosparthant eu harian a’u meddiannau yn ddarpar- 
iadol i ymgasgliad y Saint, ag sydd ganddynt ragor na fo yn 
ofyuol er eu cludiad, y dysgwylir arnynt i dalu eu degymiad i’r 
swyddfa hon, fel y byddo bendith yr Arglwydd arnynt hwy a’u 
cyfoeth yn dragywydd. Nid ydym yn ewyllysio cuddio y gwir- 
ionedd mewn perthynas i’r egwyddorion bywiol hyn, er mwyn, 
dwyn pechocìau dynion ereill; y mae genym ddigori o’n heidd- 
om ein hunain i ofalu ara danynt, ar ol i ni ddweyd y gwirionedd 
i’r rhai hyny a deiralant yn awyddus ei dderbyn, a dyfod yn 
ddieuog ger bron Duw. Nis gall egwyddor o’r fath bwysfawrog- 
rwydd i blant dynion, ag a deilynga i Dduw roddi dadguddiad. 
neillduol mewn perthynas iddî, gael ei phasio heibio, fel 
peth o ychyclig bwys ; ond y mae yn gofyn sylw manylaf y 
Saint hyny a geisiant fyw »r bob gair a ddaw allan o enau Duw. 

Y pwnc o ymfudiaJ sydd un a ystyrrwn yn deilwng o sylw yr 
amser presennol, oblegid ei ganlyniadau i’r Saint, naill ai er 
gwynfyd neu er gwae. Y mae yn bwnc ar ba un y mae Duw, 
angyìion, a dynion santaidd ar y ddaear, wedi bod yn sylwi arno^ 
ac hebddo, nis gall bwriadau Jehofab gael eu cydawni, na’r Saint- 
gael eu hachub. Y pwnc hwa a dynodd ein sylw yn fwy 
neillduol megys yr oeddem yn ystyried cyfiyrau arnryw o Gyn- 
nadleddau hynaf yr Eglwys yn yr Ynysoedd nyn, y rhai t* 
gwympasant i lawr, n>ewn fath gyflwr o syrthni, a chysgad- 
rwydd annheimladol, ag sydd braidd yn ymddangos yn anmbosibl 
i*w cyffroi hwynt i deimlad o’u cyflwr, ar yr byn yr edrychwn fel y- 
canlyniad o iddynt beidio ymgasglu yn brydlawn i Seion. 

Pan dderbynia dynion egwyddorio» yr Efengyl, a chael eu 
bedyddio er maddeuant o'u pechodau, a derbyn dawn yr Ysbrycf’ 
Glân, mae eu cariad yn wresog, eu llawenydd yn fawr, eu ffydd 
yn gref ; a’u gwaith brwdfrydig yn dwyn tystiolaeth o’u cywirdeb; 
eu gobeithion yn eglur, a’uboll enaid yn ymddangos yn oleu o 
wybodaeth nefol, tra y raac ei» gwynebpryd yn traetbu fod Duw 
yn trigo e’u mewn* Y cyfryw yw y canlyniadau dym.unoi i 



ÜDGORN SBION. 


dderbyniad ordinhaJau Duw, yn nghanlynwrr ffyddíawn a goa- 
tyngedig yr Iesu. Er hyn i gyd, wae araryw yn cyfaddef r ni 
eu bod yn mhen amser yn colli gwresogrwydd y cariad hwn, 
a bod eu hyradrechiadau yn gwanychu, eu hysbrydoedd yn ym- 
ollwng, a’u huchel-drem yn gwywo yraaith. Pahara y inae hyn 
oll ? O herwydd na wnaethant yragasglu gyda’r Saim, naill ai 
o ddiffyg tueddiad neu o eisieu raodd. Os rayn dynolryw i fyw 
yn ngallu ysbryd Duw, mae yu rhaid iddynt fyw yn ordinhadau 
Duw,ac nis dichon iddynt fyw yn ordinliadau Duw, oddieithr 
iddynt eu derbyn, ac ordinhadau Seion nis gellir eu cael allan o 
Seion. JMiloedd o rai a dorwyd allan o’r Eglwys yn yr Ynysoedd 
hyn o herwydd eu musgrellni a’u difaterwcb at y gwaith, a 
welsant y dydd yn raha un y gallasent yragasglu gyda’r SaÌDt, 
a bod mewu cyssylltiad ag ordinliadau santaidd Duw, yr hyn a 
agorai faes i’w huchel drem cyfled â thragy wyddoldeb. achyfuwcli 
â Duw ei huo; ond o herwydd eu husgeulusdod yn hyn o beth, 
y maent yn ymdrabaeddu dan y gwaradwydd o dor-cyfammod , 
ond pan gyffroer hwynt i deimlad o’u cytìyrau gan lidiogrwydd a 
soriant yr Hollalluog, hwy a.gant weled pa faint a gollasant, ac 
yr ydym yn teiinlo mai felly yn fuan y bydd llawer yn ychwaneg, 
oni wnant frys i ymgasglu adref, lle y gallant gael adnewyddu eu 
nerth, Yr unig ffordd ag y mae Duw wedi drefnu er diogelu eu 
Saint yw, iddynt fyned allan o ganol drygioni, os raynant ddianc 
rhag ei effeithiau marwol; ac, er pa faint y golygiadau neu’r 
gobeithion a ellir feithrin i’r gwrthwyneb, yr ydym mewn pnb 
gostyngeiddrwydd yn dwyn ein tystiolacth, nad oes un gobaith 
arall o iachawdwriaeth i liaws pobl yr Arglwydd. 

Y mae yn ddyledswydd ar yr. hq|l Saint, wedi derbyn yr 
Efengyl, a ehael dysgu iddynt fwriadau yr Arglwydd, i droi eu 
hystyriaeth at bwnc yr yragasgliad, megys y peth nesaf ag y mae 
Duw yn ofyn oddiar eu dwylaw ; ac os.bydd ganddynt gyfryng- 
au fel y gallont wneyd felly, i ymgasglu yn ddioed, yn yr 
amser a’r tymmor apwyntiedig. Ac ni ddyhii fod yn bwnc o lar 
dymuniad a gweddi gan y rhai nad oes ganddynt fodd, a chyhyd 
ag y byddont yn parhau felly, hwy a gant ofal gwyliadwriaeth 
Duw, ac angylion, i’w cadw yn ffordd y bywyd, ac ni fydd i’w 
goleuni fyned yn dywyllwch. 

Yr ydym yn ymwybodol, fel peth cyffredin, raai y rhai hynr 
nad oes ganddynt fodd i ymfudo, yw y rhai mwyaf gwresog yn> 
en dymuniadau. Wrth y cyfryw dymunem ddywedyd, fod yr 
Ysbryd yn sibrwd wrthyra ni, l'od yr Argh>ydil wedi dyweddio 
eich achos, a bydd ymfudiad y Saint fclodion o'r wlad hon, y rhai 
sydd yn tybied nas gallant fyned,yn y tymraor sydd yn dyfod 
yn fwy nag a fu eriood o’r blaen ; a’r oyfryw fesurau a gynnygir 
mewn amser dyledus, ag a fydd doethineb Duw yn dywys, fel y 
byddo ei Saint i gaei eu casglu yn lynteioedd i’w cartref. Na 
fyddwch rhy awyddus, ond byddwch barod bob amser i ateh- 
galwad Duw, a cbynghoi: ei weision, y rhai sydd yn ihaoi'j 
tynghed ei bobl. 



UDGORN SBTON. 


22*2 

Mae aroser i dâyfod megys acr y rhag-ddywedodd y propTiiryd, 
pryd na ddywedir mwyach» Byw yw yr Arglwydd yr hwn a 
ddygodd blant Israel i fyny o’r Aifft, ond byw yw yr Arglwydd 
vr hwn a gasglodd ei bobl o hlith yr holl genedloedd i ba le y 
gwasgarwyd liwynt; a phe bai deng rnil o’r Saint sydd yn awr 
yn y tir hwn, yn cyfodi a myned i Seion raegys y gallent, fe 
wnai hyny fwy tuag at hregethn yr Efengyl i’r genedl hon, ac i’r 
lioll fyd, nag a allai yr flenuriaid oll wneuthur mewn blwydd- 
vn. Fe roddai hyny enwogrwyd-d a dylanwad i Seion a’i meibion, 
ag a deimlid hyd gyrau pellaf y ddaear. A raid i’r Saint fyth 
nacâu teithio, feì y gwnai plant Israel i diryr addewid ? neu fel 
y gwnaeth Lehi pan yr aeth allan o Jerusalem, mewn ymchwil 
am y tir na wyddai am dano, ond yn unig trwy addewid Duw ? 
Os felly, Duw hefyd a nacàxoddi iddynt hwythau yr orphwysfa 
addawedig. 

Bydded i’r Saint fod yn ddoeth, a bydded i’r Henuriaid 
ddysgu doethineb iddynt. Cedwch eich cannoedd punnau .y rhai 
a deílir ymaith yn ddiles mewn caropau pleserus, mewn diotta, 
mewn myglysu, ac mewn amryw o ymarferion ereill, gwaeth nâ 
bod yn dciiles, ar ba rai y mae eich moddion a’ch ennill yn afrad- 
ns yn cael eti gwastraffu i foddio y llygad, ac i ryngu bodd 
chwantau enawdol. Cannoedd o Saint a ellid gasglu bob blwydd- 
yn pe bai yr arian a dreulir yn ddiles yo y modd yma yn cael eu 
bwrw i 4 r Drvsorfa Ymfudol. Frodyr a chwiorydd, a gaift' y 
pcthau hyn barhau ? A ellwch chwi ddira ymwrthod â rhai o’ch 
pleserau dros ychydig amser, fel eich sefydler ar eich hetifedd- 
iaeth yn Stìion ? Cofiwcb y bydd eich gwobr yn gymhesur â’ch 
trafferth ; ac os chwennychwch y bendithion mwyaf, dim ond 
trwj eicli ymdrecbiadau v gellir eu cael : gan hyny, nac anghof- 
ied y cyfoethog ei ddyled tuag at y tlawd, mewn dal i fyny y 
Drysorfa bwysighon. Y maeeín teimladau yu wresog gyda*rpwnc 
hwn, ac nid ydvm yn meddwl y byddant yn oerach mwy, cyhyd 
ag y galio ein llafur gael ei dreulio ar gasglu y gweddillion 
gwasgaredig i’r gorlan addawedig, fel y gallo Seion gyfodi ac ym- 
ddysclaerio, wedí ei gwisgo roewn gwisgoedd cyfiawnder. 

Llawer o Rddysgiadau a gawsant eu rhoddi, a dyledswyddau y 
Saint a wnaed yn hyshys iddynt gan ein rhag-flaenoriaid roewn 
swyddi, gyda’r fath iaith eglur a phwysig, fel nad yw ond ail- 
adroddiad i yrahelaethu arnyut yma. Ara hyny, ni a fawr 
gymmeradwyem ail-edrychiad o’r mynych hyfforddiadau a’r 
epistolau, y rhai a gyfarchwyd i’r Saint trwy y Star am y ddwy 
flynedd ddiweddaf. Os vw yr addysgiadau hyny yn cael eu 
cadw mewn côf, a gweithredu arnynt, fe allwn ni gael ein rhydd- 
hau oddiwrth eu hadgoffa dro ar ol tro. 

Mewn pethau perthynol i alwedigaeth y swyddfa hon,yr ydym 
yn dwys obeithio y gwna Llywyddion y Cynnadleddau gadw 
mewn cof yr anghenrheidrwydd mawr o ddyfod yn mlaen i*n 
.cynnorthwyo, trwy fynu gweled y dyledion trymion iddi, yn cael 
en iytau i lawr. Y flwyddyn bon yw yr amser i dalu sylw i’r 



ÜD-GÖRN SEION. 


225 


lìTáler yma, cyn ì ymfudiad llio90g leihau eich nífer, oblegid yr 
ydym yn dymuno o ddifrif allu mewn rhy w fodd, i beidio a 
rhoddi y gwaith oddiar ein dwylaw i’n holynwr, dan y fath 
Iwyth o ddyled ag a geir yn awr ar ein Uyfrau. Frodyr, gwnewch 
sylw buan o hyn, a bydded i ryw drefniad buan gael ei wneyd 
oYmwyfau sydd ar eich dwylaw,a gymmeradwyir gan y Cynnad- 
leddau, a bydded i’r arian gael eu danfon i ni, fel y gallom dalu 
ein dyledion, a chael ein ìhyddhau oddiwrth daer-ymgais ein 
gofynwyr. Yr ydym yn chwennych bod yn rhyddion, a gweled 
pawb ereill felly, mor belled ag y byddo rnodd, trwy rodio o 
lionynt yn y rhyddid hwn y mae yr Efengyl yn roddi iddynt i 
weithredu yn gyfiawn. 

Y mae’r byd mewn caethiwed gan elw oífeiriadaeth a choelgref- 

ydd, yr hyn sydd yn tywyllu y rneddwl, ac yn dinystrio galluoedd 
yr enaid, yDghyd â syniad cywir o’r rhwymedigaethau ag sydd ar 
un dyn i’r llall, yn eu perthynas i betiiau tymmorol ac ysbrydol. 
Serch naturiol sydd yn agos i ddiflanu o blitli dynion, a thrueni, 
llygredigaeth, agwae a edrychir arnyut gyda’r hoil glaiarineb, ie, 
hyfrydwch hefyd, yr hwn a berthyn yn fwyaf priodol i fro j 
damnedigion, ond yn lle hyny yn awr yn gyd-fvnedol â llwybrau 
beunyddiol dynion. Y tlawd a ddirmygir ac a orthrymir gan y 
cyfoethog. Penrhyddid, a’i holl ddrygau, yn araf-gamu yn ddi- 
fwgwd oddiamgylch, heb un gwrid o gywilydd, ac nid yw ond yn 
gofyn trwydded er cyfreithloni ei barchedigrwydd, a’i wneuthur 
yn rhinw edd yn ngolwgcyfraith. Fel hyn y mae pechod yn llywod- 
raetbu yn orfoleddus, o halas y tywysog i fwthyn y gwreng, tra y 
mae santaidd ordinhadau Duw yn cael eu mathru dan dracd gyda 
sarhaus atgasrwydd. s 

Y cyfryw y w yr elfenau â pha rai yr amgylchynir y Saint tra 
yn y byd hwn, a’r dylanwadau â pha rai y maent i wrthryfela. 
Gwir ddedwydd yw y Sant hwnw yr hwn sydd â’i wisg yn ddi- 
frycheulyd — yr hwn y mae ei gymmeriad heb ei lychwino gan 
gysgodau euogrwydd, oblegid y cyfryw yw y rhai hyny a gânt 
flafr gyda Duw ; tra y byddo y rhai hyny a aberthasant rinwedd 
a diniweidrwydd am ofer chwantau, yn wylofain am golli y t/em 
<ì nmhrisiadwy hon. O chwychwi Saint Duw, rhodiwch yn deil- 
wng o’r alwedigaelh uchel â pha un eich galwyd, a gnchelwch bob 
fTordd ddrwer, gadewch o’r neilldu b(*b dymnniad ansantaidd, a 
bvdded eich gwg ya ddychryn i weithredwyr anwiredd, bydded 
eich esiamplau yn gyfryw a fyddo cyfraith yn gymmeradwyo, a 
Duw yn fawrygu. 

Yn olaf, dyweùwn wrth yr holl Saint, Gwisgwch am danooh 
holl arfogaeth Duw, fel y galloch sefyll yn anorchfygedig i 
alluoedd yr un drwg; byddwch yn unol yn nhrefniad yr Offeir- 
iadaeth Santaidd, ac nis gall neb lwyddo yn eich erbyn. Amryw 
yw yr annoguethau sydd yn aros o flaen y Saint er eu cysur 
a’u cefnogrwydd ; y mae ffafr Duw yn aros ar y bobl hyn, a 
llwyddiant a ganlyn eu llafuryn ymynyddoedd. Y rhaia fynent 
eu drygu a ddygwyd i warth, a’u ffolineb a wnaed yn am’.wg ger~ 



224 


UDGORN SKÎON. 


bron dynion ; pan geisiodd y drygionus eu dinystrio, yr Ar- 
glwydd a ddangosodd ei allu, trwy ddyrchai'u ei bobl, a hwy a 
orfoleddasant dros eu gelynion. Braicb y gormeswr a gyfodwyd 
yn ofer, ac a syrthiodd yn wyrgam, gan roddi ergyd raarwol iddo 
ei hun. Yr Arglwydd a roddodd i’w bobl lywodraethwyr yn ol 
dyniuniad ei galun ei hun, a’r neb a faedda roddi tramgwydd a 
gaiff gyfiawnder yn y ffordd : obîegid hyn, y fechan a wnaed yn 
íìl, a’r wael yn genedl gref. Sicr gwaith yr Arglwydd ydyw, a 
rhyfeddol i edrych arno: am hyny bydded yr holl ddaear i fawr- 
ygu Seion, oblegid yr Arglwydd yw ei chyd-yraaith ; bydded i’r 
holl Saint gyduno adeiladu ei dinasoedd iii, fel y gallont gael 
cymmeradwyaeth o fewn i’w phyrth; bydded iddynt ddwyn eu 
haur a’u harian, er adeiladu ac addurno ei Theralau, fel y gallont 
gyfranogi o’r gogoniaat a ddadguddir ynddynt, ac os gwnant V 
pethau hyn, gan rodio yn ostyngedig gerbron yr Arglwydd, ni 
fethant elifeddu bywyd tragywyddol. 

Bydded i Arglwydd Dduw Israel fendithio ei bol>l yn rabob 
raan, ie, yr holl rai ag sydd â’u hymgais i sefydlu cyfreithiau y 
nef ar y ddaear, a’u cadw hwynt i etifeddu heddwch a ffafr 
Duw yn drapywydd. Hyn y w gweddi eich gostyngedig was, yn 
enw Iesu Grist. Amen. 

S. \V. Richards, 

Llywydd E«lwys lesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diwcddaf yn yr Yuysoedd Prydeinig. 


Mae y parhad liwn o’r Epistol wedi ei gyfieithu ean y brawd Tbomus 
Job, a’r declireuad genyui niuna». Gobeitbiwn v gwna yr holl Saintddef- 
nydd da o’r Epistol hwn etto, canjs gwyddom ei fod yn cynnwys sylwadau 
tra gwertbfawr ; a gobeiibiwn hefyd y darllenir ef yn gyhoeddus yu mlioU 
Cangen:— Goi. 


ANRHYDEDD. 

Anrhydedd ’nillwyd trwy weithredoedd da, 
A chostiodd araryw yrndrechiadau drud; 

Ond unrhyw weithred wael fe ddichon wna 
I’w uchel fri fel niwl ddifianu 'gyd. 

Pa les fydd taeraf ymdrechiadau dyn, 

Os troi yn ol cyn cyrhaedd pen y daith ? 

Ni fydd ond diystyrwch iddo’i hun, 

Yn ail i Jurlas a’i fradwrus iaith. 

Pa ddyn na chofia ara ei lafur blin, 

A’i ddwys fyfyrion aral unson faith ? 

Achosa yrnlid cwsg — bod ar ddihun, 

A’r meddwl yu grwydredig ar ei daithi 



UDGORN SEION. 


335 


Edryrha’n mlaen drwy rifiial fedJwl-ddrych, 

I Ddyffryn hardd Mynyddoedd Ephraim draw, 

Nes caiifod yr lioll adeiladau gwych, 

üiwydrwydd y Mormoniaid ar bob llaw. 

’Rhai gynt oedd nodau dirmyg bonedd byd, 

I'r goedwig fel bwystfilod cawsant ffoi ; 

Ond heddyw er eu gwarth a’u dirmyg ’gyd, 

Yr aniaì sydd lal Eden wedi’i droi. 

Yr anial droẅ'd oedd loches anwar lu, 

Fel gardd flodeuog frâs arogla’n bêr, 

A ffrwythau diniweidrwydd, lafur cu, 

Sydd eiddynt hwy, dan nawdd eu nefol Nêr, 

i'el Orist, vn wrthrych câs ei gyd-oes-wyr, 

Am ei gyfiawnder dirmygasant Ef ; 

Ei eiriau eedd yn llyru fal saetliau dur, 

Yn brathu yr anghyfiawn wrth ei lef. 

Ei brudd och’neidiau esgyuasant fry 
I glyw ei Dad, a'i ddiystyrwch rnawr; 

Rhag ei elynion, gorfod ffoi yn hy, 

A chrw ycìro heb un lle roi pen i lawr, 

Pa fwyaf wnelai Ef o waith ei Dad, 

Fal marwor ysai yr anghyfiawn rai,^ 

Nes lliwio’r glaswellt gwyrdd yn goch âî wad, 

Yn hwn ni chawsai’r Uys gyfreithlon fai. 

Pa le eisteddai rheswpa y gpyr hyn ? 

Coleddwyr twyll, a’i weithrediadau drwg, 

Hwy haerent geîwydd noeth, fal du yn wyn, 

Ar drais orseddau rhagfarn erchyll ŵg. 

Er rhoi ei waedlyd gorff mewn daear oer, 

A milwyr Groeg i wylied wrth ei fedd, 

Dyrchafodd yn fuddugol Arglwydd Iôr, 

Mae heddyw mewn gogoniant ar ei sedd. 

Y 6awi ganlyna ôl ein Iesu mâd, 

Ti wy’r llẁybr cul yr hwn ymdeithiodd Ef; 

Fal ar yr eira gwyn mae ôl ei diaed, 

Yn troedio eurâidd lwch y drydedd nef. 

Gwedd'ia’n brudd a dwys gerbron ei Dad, 

Am fod i’w Saint yn amddiffynfa glyd, 

Y rhai sydd etto ’noí mewn enbyd wlad, 

Fal lle’r y’m ninnau ’nawr boed hwythau gyd ; 

Pwy ddirnad ei anrhydedd Ef yn awr, 

Oedd waelach gynt uag anifeiliaid maes ? 

Boed in’ ei efelychu Ef hob awr, 

Er ennill in’ anrhydedd mawr trwy rAs» 

Joum WiLíim 


Chjnmil. 



ODOOR'H SErCÍW 




ÄÎYNEGI Al> CYFRIFIADOr, 

O BGLWYS l'ESU GIIIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDOAP YN YK 
YNYSOEDD PRYDEINIü, 

/ 

Arn yr Hanner bìwyddyn yn terfynu Meh. 1, 1852. 

C ynnadleddau. ('ang. P. A. Hen.Oý'. Ath. Di.Tor, M ar.Ýmf. BedJHl, 


I Manchester ...... 

33 

1 

0 

140 

102 

111 

54 

102 

22 

40 

208 3048 

2 Llnudain 

35 

1 

0 

159 

121 

98 

67 

92 

15 

31 

373 2359 

3 Birmiiigham 

18 

2 

0 

1„Ä 

122 

85 

43 

141 

6 

17 

J 96 

1957 

' 4 Suuth 

29 

1 

0 

49 

84 

75 

46 

79’ 

10 

12 

116 

1173 

6 Liverpool 

10 

1 

0 

55 

47 

45 

25 

48 

5' 

62 

75 

1056 

6 Norwicli 

24 

1 

0 

50 

58 

36 

'17 

38 

9 

16 

189 

1003 

7 Slieflìeld 

21 

1 

0 

42 

75 

42 

24 

77 

6 

11 

74 

963 

8 Herefordsliire .... 

29 

I 

0 

75 

02 

49 

24 





907 

9 Notiinglmmshire.. 

16 

0 

0 

46 

44 

44 

22 

50 

3 

0 

105 

905 

îu Cbelteiilr.ini .... .. 

20 

0 

0 

67 

52 

39 

26 

61 

6 

8 

67 

902 

>1 Rradford 

19 

0 

0 

59 

70 

48 

19 

35 

0 

22 

88 

874 

12 War\vickshire .... 

29 

0 

ü 

76 

52 

36 

16 

27 

11 

15 

45 

725 

13- Preston 

13 

0 

0 

60 

44 

33 

13 

20 

6 

17 

19 

688 

M Worcestershire . . 

17 

0 

0 

41 

36 

21 

14 

53 

4 

22 

52 

647 

lò Ne\vcastle-on-Tyue 

16 

0 

0 

69 

47 

23 

15 

76 

6 

17 

77 

614 

16 Southampton «... 

15 

ft 

0 

24 

30 

22 

10 

37 

6 

3 

121 

611 

17 Bedfordsliire .... 

17 

l 

0 

45 

41 

24 

20 

81 

3 

11 

4!) 

608 

18 Staffordshire .... 

15 

0 

2 

57 

44 

‘23 

17 

43 

2 

6 

58 

571 

19 Ueading..... 

17 

0 

0 

44 

36 

24 

13 

21 

2 

16 

141 

558 

20 Kent 

16 

0 

0 

39 

35 

25 

14 

14 

1 

0 

85 

523 

21 Lincolnshire .... 

20 

0 

1 

37 

37 

26 

8 

26 

3 

6 

39 

518 

22 Derbyshire 

14 

1 

0 

34 

34 

23 

10 

39 

5 

4 

71 

423 

23 Leicestershire .... 

9 

1 

0 

27 

22 

15 

12 

26 

3 

3 

65 

402 

24 Hull 

6 

0 

0 

20 

12 

21 

5 

20 

0 

7 

31 

311 

25 Essex 

12 

0 

0 

28 

14 

13 

10 

21 

3 

6 

57 

308 

26 Cambridgeshire .. 

11 

0 

0 

20 

29 

17 

10 

14 

1 

8 

56 

296 

27 Dorsetshire 

6 

0 

0 

9 

14 

9 

11 

20 

h 

0 

28 

256 

28 Shropshire ...... 

9 

0 

0 

20 

16 

9 

8 

31 

3 


21 

248 

29 Land’s end 

6 

0 

0 

9 

11 

7 

3 

3 

1 

0 

60 

192 

30 Carlisle 

6 

0 

0 

16 

7 

9 

6 

6 

1 

3 

6 

142 

31 Glasgow 

30 

1 

0 

118 

83 

111 

37 

149 

7 

52 

146 

2044 

32 Edinburgh 

20 

0 

0 

53 

46 

40 

15 

36 

6 

18 

25 

763 

33 Dumlee 

7 

0 

0 

14 

15 

16 

19 

26 

3 

3 

28 

347 

34 Morsanwg Ddwyr. 

32 

0 

3 

249 

137 

136 

109 

119 

32 

15 

180 

2385 

35 Sir Fynwy .. 

20 

0 

0 

90 

36 

44 

32 

42 

2 

7 

78 

747 

36 Sir Gacifyrddin .. 

18 

0 

0 

84 

21 

25 

20 

8 

5 

5 

41 

636 

37 Morgauwg Orllew. 

, 17 

0 

0 

71 

34 

28 

21 

57 

5 

11 

44 

477 

38 Sir Frvcheiniog . . 

9 

0 

0 

35 

9 

9 

8 

8 

3 

[ 

19 

166 

39 Sir Benfio........ 

11 

0 

0 

28 

9 

17 

5 

11 

1 

0 

22 

160 

40 Sir Ddiuhych .... 

. 6 

0 

0 

14 

7 

8 

3 

4 

0 

5 

18 

145 

41 Sir Aberteiti ..... 

. 6 

0 

0 

19 

6 

3 

2 

1 

0 

0 

11 

128 

42 Sir Fflint ....... 

. 4 

0 

0 

16 

9 

3 

l 

2 

1 

0 

IS 

105 

43 Sir Feirionydd ... 

. 6 

0 

0 

2U 

5 

2 

l 

4 

0 

2 

3 

78 

44 Sir Fôn 

. 6 

0 

0 

13 

9 

4 

1 

0 

o- 

0 

0 

77 

45 Gogledd Penfro . 

. 4 

0 

0 

13 

3 

4 

2 

2 

0 

ü 

9 

73 

46 Dvtfryn Conwy... 

. 3 

0 

0 

9 

2 

3 

2 

4 

0 

0 

3 

54 

47 Belfast 

. 5 

0 

0 

8 

7 

5 

3 

12 

1 

I 

13 

102 

48 Duhlm (Cangen) . 

. 1 

0 

0 

5 

0 

0 

| 

3 

0 

0 

3 

33 

49 Londomlery eito . 

. I 

0 

0 

3 

3 

I 

0 

0 

0 

0 

1 

27 

iu lsle of Man 

. 3 

0 

0 

13 

6 

3 

2 

J 

0 

10 

II 

1(1.5* 

Cyfanswm..., 

,717 

14 

6 

2406 

1935 

1516 

807 

1795 

216 496 3265: 

32340' 


Stlw.— D ywed Golygydd y Star fod y eyfanswm yn 1312 yn llai nag y 
dylai fod. os oedd y mynegiad diweddaf yn gywir, a dymuna wybod yn nah»v'- 
W y nwe'r aamsynied. 



ÜDGOR!» SËIOIf. 


nr 


Y LLYWYDDIAETHAU. 


Í.LYW YDDIAETH YR EGLWYS YN YR YNY90EDD PRYDEINIG,- 
llywydo. 

S.iDiuel W. Richards. 
cynohorwr. 

Levi Ricbartfs. 

LLYWYDDIAETH YR EGLWYS YN NGHYMRÜ. 

LLY WYDD. 

William S. Phillips. 

CYNC HOÄW YR. 

John Davi», Tbomas Pugh. 

LLYWYDDION ADRANAU. 

LLYWYDD. ADRAH. 

C. H. Wheelock, Cynnadleddan Manchester, Liverpool, a Pieston. 

Jacol) Gates, Cynnadleddau Llmirtain, Readiiiií, Keni, ac Essex. 

Isaac C. Haight, CynuadleddaU Birmingbam, Chelteuham, Soutb, Woî 
cestershire a Bedford&hne. 

Ä. M. Harmon, cynnadleddaii Newcastle-on-Tyne, Hull,a Carlisle. 
Moses Clawson, Cyiinadleddau Liucolushire, Bradíord, Derbyshire, a 
Warwicksliire. 

Robert Campell, Cynnadleddau Glasgow, Edlnüurgh, a Dundee. 

LLYWY DDION AC YSGRIFENWYR CYNN ADLEDDAÜ. 

LLYWYDDION. YSGRIFENWYR. LLYWYDDION. YSOBIFBNW Yft. 

1 Jonatban Midgely, James Johnson 26 J. V. Long, G. Rramwell 

1 Jaines Marsden, T. C.Armstrong 27 Edwaid Frost, Joseph Prmg 

3 Aüraham MarcHant Cliarles Jones j 2* Cfiarles Derfy, D. Jaìnes, jun. 

4 George Halliday, Henry Fulstone 59 W G. Mills, Sauiuel Francit 

5 A. F. Mc Donalil, John R.Winderj 30 A. M. Harmon, 

6 C. V. Spencer, John Harrlss [ 31 Jolm Lyon, Patrick Lynch 

7 John Alhiston, | 32 T. W. Brcwerton, Geo. P. Wangb 

rt Vincent Shurlleff, j 33 J ■ Mc. Nanghtoii, Jnmes Mair 

Heury Savagc, Jobn Wigléy j 34 Thomas Hugh, William Jonea 

10 John Hyde, sen., William Clarke' 35 Thomas Giles, G. W. Davis 

11 Hohert Meuzies, Rohert Menzies 36 Abednego Jones, Isaac Jones 

ì'2 Wm. Speakman, Ricliard Tilt ! 37 Robert Evans Geo. Bywater 

13 J. W Young, Jolin Foley i 3rt Jbfin Roberts, Thos. Morgart 

14 Màlthew Uowan. Johu Kelly 1 39 John Price, Dan.' Williams 

15 Willinm Mc. Gliie, Hobeit Hazon j 40 Jolin Parry, H. C. Morris 

16 Richard Rostron, Uias. Kemhh ,41 Jolm Evans, David Johu 

17 Job Stnith, Jàs. Pembroke i 42 William Parry, William Pariy 

18 James F. Bell, J. O. Walker 43 William Richards, I)avid Roherî« 
10 Thomas Squires, Henry Kendall 44 Wilharn Simms, Dd. Needhain 

20 Johu W. Lewis, Sieplien Haie (45 Philip Sykes, Tliomas Evans 

21 Jobn Carmicbael, Edward Weaverj 46 John Davies, William Davfs 

22 George Rendall, J**hn Bush 47 Gilhert Clements, Sami.el Ferris 

23 Jobn.O. Angus, Tlios. Hauald 1 48 Edward Sutherland,H. E. Bowriuf 

24 John T. Hardy, A. S. Gieen ! 4í) R. G. Frazer, H. Sheppard 

2* Martin Slacb, S. Forsdick j 50 Johu Kelly, T. B. Bourne 



DDGORN SEIOK. 


•228 


AMRYWrAETHAU, &c. 

Ffrainc. — Oddiwrth lythyr a dderbyniwyd oddiwrth yr Hen- 
uriad Curtis E. Bolton, o Ffrainc, ymddengya fod gwaith Duw 
vn y wlad hono, megys yn ail ddechreu yn lled lwyddiannus, er 
cymmaint fu y rhwystrau. Yr ydys wedi cael caniatâd o’r diwedd 
i bregethu yn gyhoeddús, yr hyn a ddechreuwyd y mis diweddaf 
vn Paris, ac y mae pyratheg wedi eu bedyddio eisoes, ao argoelion 
ò lwyddiatit mawr. Mae y brawd Bolton wedi dyoddef llawer a 
gweddio llawer, cyn <*ael gweled cymmaint â hyn ; eithr mae ei 
galon vn llaweuhau yn bresennol, a thmníla yn fwy riag erioed i 
dreulio ei holl uerth yn ngwaith ei Arglwydd. 

Hindoostan etto. — Ymddengys wrth lythyr diweddaracti 
oddiwrth yr Henuriad Wra. Willis, fod y Saiut yn lliosogi yn 
gyflytn yn y parth pellenig hwnw, a bod yr Eglwys yno, yn Mai 
*2, 1852, yn cael ei chynnrychioli fel y canlyn : — Tri Henuriad, 
8 Offeiriad, 9 Dysgawdwr, 8 Diacon, a 122 o Aelodau ; y cyfan- 
swm yn 150 (oddiar Nadolig diweddaf). 

Diod Barod. — 5 wns o siwgr gwyn wedí ei bowdro ; 5 dram o 
uarbonate of soda ; 1 dram o ginger wedi ei bowdro. Cymmysger 
hwynt, gau eu gwahanu i 24 papyr glas. Etto, 6 dram o tartaric 
acidy wedi eu gwahanu i 24 papyr gwyn. Yna gosoder cynnwye- 
iad un o bob un o’r papyrau, mewn hanner gwydraid o ddwfr 
ffynnon, gan ei vfed yn uuiongyrchol. Gellir cael y cyfan, ond 
y siwgr, trwy eu rbanu eich hunan, am oddeutu 3c. Arllwyser 
v papyr glas i’r dwfr yn gyntaf, ac yna y llall. Os byddwch amt 
flas arall, ychwanegwch 40 dyferyn o essence of sprucc , ac l wns 
yn Uai o siwgr. 

Taliadau o Meh.25 hyd Gorph. 8,— Pontytypridd, £2 0s5c; 
Dowlais, lOs llc; Hirwaen, lOs ; Georgetown, 16s; Merthyr, 
£3 3s îçc; Gwernllwyn, 8s 6c ; Ffynnon-Tydfil, 5s 1 1 c ; Troed- 
yrhiw, 4s 6c; T. Pugh, 2s 6c. — Cyfanswm, £8 2s 4|c. 

Dyraunwn hysbysu y Llywyddion a’r Dosparthwyr fod y 
chwarter diweddaf wedi terfynu ar y 3ydd o Orplienaf, a bod y 
balance yn cael ei ddanfon i bob Dosparthwr. Bydd y chwarter 
hffii yn terfvnu ar y dydd diweddaf o Fedi, a*r holl chwarteri 
ereill o hyn allan ar y dydd diweddaf o Ragfyr, Mawrth, a 
Mehefin. 

Traethodad ar Wyrthiau. — Mae y 4ydd Rhifyn yn cael 
ei ddanfon allan gyda yr Udgorn hwn, ac y mae’r 5med yn y 
wasg yn awr. Yna dim ond un fydd ar ol. Yr ydym yn diolch 
am y gefnogaeth a gawsom,a chredwn y gwneir daioni trwyddynt. 

Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Daois, Printer , Johns Street , Georgetowrij Merthyr. 


J. DATIS, ARCRAPFYDD, GBOBOBIOWN, MBRTHTR. 



UDGORN SEION, 

N EU 

^eint n ^aínt. 


Rhif. 15.] GORPHENAF 24, 1852. [Ctf. IV. 


SEITHFED EPISTOL CYFFRE DINAWL I.LYWYDD- 
IAETH EGLWYS IESÜ GRIST O SAINT Y DYDDIAU 
DIWEDDAF, O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR, 
AT Y SAINT GWASGAREDIG TRWY YR HOLL FYD, 

YN ANERCH : — 

Anwyl Frodyr, — Llawer o bethau a ddaethaut i’r amlwg i sir- 
ioli ein calonau, a chefnogi ymdrechiadau y ffyddlawn oddiar 
dyddiad ein Hepistol diweddaf, sef Medi 22, ac yr ydym yn 
defnyddio yr adeg bresennol er cyflwyno i chwi ein cyfarchiad 
blynyddol, fel y galloch fod yn hyddysgyn rhagorfreintiau Seion, 
a chydlawenhau â hi yn ei holl lwyddiant. 

Y gauaf diweddaf a fu yn anarferol o dirion yn y dyffrynoedd 
hyn, yn gymmaint ag i’n deadellau a’n praidd, raor belled ag y 
cawsant ryddid i grwydro i gael eu porthi mor ddigonol, fel nad 
oedd anghen dim gwair; Uawer o wenith a hauwyd, ac mewn 
amser cynnarach nag sydd yn arferol yn y wlad hon ; a llawer o 
adeiladau a gwblliawyd neu a gyfodwyd, wedi yr amser arferol o 
ddarfod gorchwylion yr Hydref. Bwa cyntaf ein Tabernacl 
Newydd a gy fodwyd ar yr 21ain o Dachwedd, a’r oll a asteliwyd 
ac a amgaewyd Ionawr 16. Cant a chwech ar hugain o droed- 
feddi o hyd, a phedair a thrugain o led, gan fur o dair troedfedd 
ei drwch; y cwbl yn un bwa cyfan yn esgyn yn raddol oddiar y 
8ylfaen. Yr areithfa sydd yn sefyll yn agos i ganol y mur gor- 
llewinol, a’r fynedfa iddo o’r cyntedd tu-ol neu’r wisgfa; yr 
esgynfeydd a gyfodant ar dri thu yr areithfa, fel y byddo y 
rhag-welediad yr un mor fanteisiol ; ac oddeutu 2,200 o wrao,- 
15 



CDGORH SErOH. 


aŵ’ 

dawwyr a ellir en cyfleu ynddo yn gysurus ; y cwbl a orphenwfcf 
ac a gyssegrwyd ar y 6fed o’r mis hwn, sef ar agoriad y Gynnad- 
ledd Gyffredinol, ac erioed ni ddarfu Saint y Pyddiau Diweddaf 
ymgynnull mor Uiosog a chyfleus ar un achlyäur blaenorol. 

Cyfran cryn helaeth o’r ddaear a gloddiwyd yn barod i dderbyn 
mur gwarchae y Deml, ac y mae liawer o geryg eisoes ar y /an. 
Y brodyr gan amlaf a ddangosasant y parodrwydd mwyaf i dalu 
mewn y ddegfed o’u heiddo yn ol eu pieidlais yn Nghymmanfa 
mis Medi diweddaf ; ac ni bu ystordy yr Argiwydd erioed o’r 
blaen mor orlawn o wenith, cig, ymenyn,wyau,llysiau,a phethau 
defnyddiol ereill, a’i' borfeydd o anifeiliaid, ag yw ar yr atnser 
presennol. 

Ychydig iawn o arian bathol a gylchredegodd yn ein mysg y 
flwyddyn ddiweddaf, yr oeddynt wedi cael eu gwario yn flaenorol 
ar nwyddau o fanau pellenig, y rhai ag oedd yn anghenrheidiol er 
ein cysuron ; ond yn ddiweddar, diffyg arian i brynu nwyddau- 
pellenig, a anogodd y bobl i ymosod ar law-weithydd teuluaídd 
mor fuan ag oedd modd. Gẁeithfa wlan fechan a ddechreuwyd 
yn y dyffryn hwn y flwyddyn ddiweddaf, a dysgwylir ei gosod 
mewn gweithrediad tua chanol yr haf ; ac un arall yn Nyffryn 
Utah erbyn gwlan y flwyddyn hon. Llawer o law-rodau ac <> 
wŷddau a fu mewn gweithrediad mewn teulnoedd, ac amryw filoedd 
o latbeni o frethyn a weithiwyd, heblaw llawr-leni, menyg, hos- 
anau, &c. 

Heblaw crochandŷ Deseret yn y Ddinas hon, un arall a agor- 
wyd yn Proro, yn swydd Utah, ac un arali etto a ddysgwylir ei 
ddechreu yr haf hwn yn Fillmore, yn swydd Millard. Peiriant 
at weitliio cribau sydd hefyd yn agos bod yn barod i’w roi mewn 
gweitbrediad. Y mae gweithfa hoelion mewn gweithrediad yn 
swydd Haiarn, un arall yn San Pete, ac un arall yn cael ei had- 
eiladu yu y Ddinas lion. Y mae adeiladu yma wedi cael mawr 
rwystr hyd yu liyn o eisieu hoelion, cnd y mae genym ymddiried 
y caiff hyu ei wneuthur i fyny yn fuan, Irwy ddefnyddioldeb 
peiriannaeth artrefol. Y rban amlaf o’r prif sefydliadau sydd 
ganddynt gyflawnder o felinou peilliaid, a pha le bynag y byddo 
diffyg, raelinau a adeiladir yno. Rhifedi y melinau llifio sydd 
beunydd yn cynnyddu. Y mae’r wlad hefyd yn cael eu digoni a 
gawgiau coed, oddiwrth weithfa yn Provo. 

Taoueriaeth hefyd a ddechreuwyd yn y rhan amlaf o’r prif 


OBOOftS SEtOft. 


231 - 

Seîyálìadau, ac mewn rhai manau y mae dau neu dri, ac ar ol 
un tymmor arall o bilio coed fe fydd y golygiad yn dda am lawn- 
der o ledr cartrefol. 

Y mwn haiam yn Coal Creek, yn swydd Haiarn, a fti dan 
brawf, ac a brofwyd ei fod yn ddefnydd rhagorol, er mai ychydig 
a allwyd wneyd etto o eisieu glo, o’r hwn y mae digonedd ar y 
mynydd cyfagos, end yn anghyrhaeddadwy i bedroifeni hyd nes 
Jr gellir gwneyd ffordíl, at yr hon y mae rhyw gymmeradwyaethau 
eyhoeddus wedi eu derbyn. 

Y Deseret News, yr hwn a oediwyd o eisieu pahyr, a ddechreu- 
odd ei ail gyfrol, Tachwedd y lòfed, ar bapyrlen helaethach, ac a 
efferthiodd ddylanwad iachusol ar y pwnc o weithfeydd teuluardd, 
ac y mae ymdrech cyffredinol yn mhiith y bobl, ì ddwyn yn 
mlaen y gwahanol bethau anghenrheidiol, er eu gwasanaeth; ac 
y mae cadeirau, byrddau, saf-ddaiiaid, ystwciau, twbäau, barilau, 
cyllìll, a llawer o nwyddau defnyddiol ereill, yn dyfod yn fwy 
cyffredin yn ein marchnadoedd. 

Y Deddfwyr tiriogaethol a gynnullasSnt yn y Ddinas hon ar 
yT 22aiu o Fedi, ac ar ol eisteddiad byr, wedi sefydlu y gadair 
lywodraethol yn ddinas Fillmore, yn swydd Millard, ac appwyntio 
dirprwywyr i ddewis safle y cabidwl, &c , a ohiriwyd byd y 
Llun cyntaf yn Ionawr, pryd yr adgynnuiiasant, ac ar ol ordeinio 
amryw ddeddfau cyffredinol er buddioldeb y diriogaeth (y rhai 
ydynt yn awr yn y wasg), a cbofnodi y Senedd erderbyn cymmer- 
adwyaethau, er gwneuthuriad ffordd genedlaethol, rheilffordd, a 
thelegraph,o afon Missouri i'r cyffiniau gorìlewinol ; sef ffordd 
yn rhedeg o’r gogledd i’r deau trwy y diriogaeth ; hefyd er adeil- 
adu yspytty a phenydfa ; a sefydlu ffordd llythyr-gerbyd oddiyno 
i San Diego ; Uythyr gCTbyd-wythnosol i'r Talaethau ; a swydd- 
lythyr ddospartbiedig ; a llawer o ddiwygiadau cyhoeddus ereill- 
a ohiriwyd ar y 14eg o Chwefror, 

Y Llywydd Orson Hyde a adawodd y ddinas hon i fyned i 
Kanesville ar y 23ain o Fedi ; Ezra T. Benson a’i canlynodd ef 
dranoeth i'r un lle, yn nghwmniaeth yr Henuiiad J. M. Grant i 
Washington, a Samuel W. Riehaids, ac ereill a enwyd yn ein 
Hepistol diweddaf, i Loegr, Germany, &c. 

Medi 25, 1500 pwys o had betys siwgr a dderbyniwyd ytns 
oddiwrth yr Henuriad Taylor yn Ffrainc; ac yr ydym wedi ein 
hysbysn fod peiriannaeth atweithfeydd siwgr a gwlan, a nodasoiw 



332 


UDGORN SEION. 


yn flaenorol, yn awr yn Kanesville, ac a gyrhaeddant yma j 
tymmor hwn. 

Fe gyrhaeddodd yr Henuriad Orson Pratt yma o Loegr ar y 
4ydd o Hydref, ac a ddygodd gydag ef yspienddrych rhagorol, ac 
hefyd chwyddwydr ( telescope , a microscope ), a darlunbelau ( ylobes ), 
prawfiadau fferyllaidd, ac esiaroplau mwnyddiaeth ; yr oll o ba 
rai ydynt gaffaeliadau tra defnyddiol, yn nygiad yn mlaen ad- 
chwiliadau cefyddydawl. Llyfrau Llyfrgell Utah a ddisypynwyd, 
ac a gafwyd mewn trefn dda, llawer o amrywiaethau, ac o ddethol- 
iad dewisol. Cynnadledd Medi, yr hon a ohiriwyd hyd y 6fed o 
Hydref, a gynnaliwyd ac a derfynwyd ar y dydd hwnw. 

Y Dirprwywyr a appwyntiwyd gan y Llyw'odraeth i sefydlu lle 
y cabidwl yn Fillmore, a adawsant y ddinas hon Hydref 24ain, 
yn nghwmniaeth y brodyr Young, Kimball, ac ereill, y rhai a 
ymwelsant â Fillmore, Manti, Nephi, Provo, a llefydd ereill, ac 
a ddychwelasant Tachwedd 7fed. Y Llywodraeth a gymmerad- 
wyodd gyhoeddiad y Dirprwywyr, yn cadarnhau saf-le yr 
adeiladau cyhoeddus yn Fillmore, 38gr. 58m. 40s. N. L; 4,789 
troedfedd o uchder; a dynion a ymrwymwyd i’w hadeiladu. Y 
Llywodraethwyr a barhant i ymgynnull yn y ddinas hyd nes y 
hyddo y cabidwl newydd yn barod i’w derbyn, gan iddynt gym- 
meryd y Cynghor-dý at y perwyl hyny. 

Y cwmpeini diweddaf o Saint ymfudol a gyrhaeddasant yma 
Hydref 24ain, y mynyddoedd a’r bwrdd-diroedd oeddynt orchudd- 
iedig gan eira, ara y waith gyntaf yn yr hydref diweddaf, Tach- 
•wedd 10, ac a ganlynwyd y dydd nesaf gan y cwthynau mwyaf 
llymdost o wynt a wybuwyd erioed yn ein Dyffryn, yn mha le ni 
chwympodd ond ychydig o eira trwy y gauaf, ac ni arosodd ond 
ychydig o amser, Ysgolion a fuont yn aml yn y gwahanol Es- 
gobaetliau a dosbarthiadau, a hwy a fynychwyd yn dda, Y 
íam-ysgol a gynnaliwyd o dan ofal y Canghellwr Spencer, ac 
ereill. Y Proffeswr Pratt a roddodd gylch o ddarlithiau ar As- 
tronomyddiaeth, a pbob ymdrech galluadwy a wnaed er helaethu 
y wybodaeth o wyddorion a chelfyddydau. 

Un llytbyr-god a dderbyniwyd o Oregon er yr hydref diweddaf, 
a hyny ar y lOfed o’r mis hwn. Llythyr-god Tachwedd o Sac- 
ramento a dorwyd ymaith ac a gollwyd, a’r dygiedyddion yn ddi- 
ddadl a laddwyd gan Indiaid yr afon Mary, er fe gafwyd corff 
Mr. Woodward ddeng milltir ar hugain y tu hwnt i’r afon Arth. 



ÜDGORN SEION. 


233 


Ni dderbyniwyd un llytliyr-god o’r Taleithiau wedi yr bwn a 
adawodd Independence ar y îaf o Ragfyr, hyd y 3vdd o’r mis 
hwn; o ganlyniad, ni chawsom ond ychydig o hyfforddîadau 
pertbynol i sefyllfa cenadiaethau pellenig. Oddiwrth yr hanesion 
diweddaraf ni a allwn yn rhesymol ddysgwyl fod yr Henuriaid 
John Taylor, a F. D. Richards yn awr ar eu ffordd adref; a’r 
Henuriad Erastus Snow sydd yn Calcutta (lle y sefydlwyd cen- 
adiaeth y flwyddyn ddiweddaf), gan ddysgwyl cael dychwelyd 
dros y Mor Tawel. Yr oedd y gwaith yn llwyddiannus yn 
Ffrainc, Lloegr, Switzerland, Denraart, Germany, a’r holl leoedd 
oddiamgylch, cyn belled ag y cafodd yr Efengyl ei phregethu ; ac 
mewn llawer o leoedd llawer o wrthwynebiadau a ddangoswyd, yr 
hyn sydd yn brawf fod Satan heb ei glymu hyd yn hyn ; a Llyfr 
Mormon a gyfieithwyd i’r Gymraeg, Ffrengaeg, Danaeg, a theb- 
ygol i’r Almanaeg a’r Italaeg; ac y mae yn ennill cylchrediad 
cyffredinol. 

Yr unig newydd diweddar o’r Gorllewin, oedd trwy lythyr-god 
Sacramento am Chwefror, yn cynnwysond ycbydig o hyfforddiad- 
au o un math ; etto y mae yn hoff genym i gael ar ddeall i'r 
Henuriad P. P, Pratc, wedi cyhaedd yu Yalparaiso, Chili, yn 
Tachwedd, yn nghwmniaeth yr Henuriad Rufus Allen ; ei fod 
wedi dechreu ffurfio cyfeillgarwch, ac yn ymbarotoi i gyboeddi yr 
Efengyl. Cyhoeddwyd fod yr Henuriaid Hawhins, Cannon, a 
Farrar, wedi bedyddio dros 400 yn Ynysoedd y Sandwicb, cyn yr 
20fed o Dachwedd, Yr Henuriad Woodbury oedd yn yr Ynys- 
oedd yr amser hwnw ; ac araryw Henuriaid a alwasant yno ar 
en ffordd i’r Ynysoedd cymdeithasol. Ni chlywsom oddiwrth yr 
Henuriad Addison Pratt oddiar Medi 13eg. Yr Henuriaid A. 
Lyman a C. C. Rich oedd ar y goror gorllewinol, wedi gwneuthur 
sefydliad yn San Bernardino, swydd Los Angeles, California; 
ond ni chawsom ond ychydig hanes mewn perthynas iddynt hwy 
a’u sefydliad; eu prif lythyron a gawsant eu cam-gludo, neu 
ni chyrhaeddasant. Yr Henuriaid John Murdoch a Cliarles W. 
Wandell a dybir eu bod yn Sidney, Deheubarth Cymru Newydd. 

Y dydd cyntaf o’r flwyddyn 1852, a arweiniwyd i mewn fel 
dydd o ymddarostyngiad, moliant a diolchiadau, gyda chyhoedd- 
íad y Llywydd Young; ac mor bell â hyn, ni chafodd y flwyddyn 
gymhares iddi gan y Saint yn eu hewyllysgarwch i dalu eu deg- 
ymau, ac i wneutbur megys eu cynghorir; a llawenydd calon, 



234 


UDGOBN SBION. 


tnvy ddylifiad helaeth o’r Ysbryd Glán iddynt, a wnaed yn eglor 
mewn modd anmhosibl i’w gamsynied, fel pan y byddo piant V 
deyrnas yn gwneuthur eu dyledswydd. y mae Duw yn barod i 
gyflawni ei addewidion â hwynt, ac i dywallt arnynt fendithion, 
hyd nes na fyddo lle i dderbyn. 

Er cymmaint helaethder y Tabernacl a feddiannem ar y Gym- 
ntanfa, amry w gannoedd er hyny oeddent yn dysgwyl o’r tu allan, 
ac nis gallent gael dyfodiad i mewn, ac yr oedd pawb yn teimlo 
yr anghenrheidrwydd am adeiliad eangach, ac yr oedd yn ym- 
ddangos fod yr Ysbryd Glân yn cael y llywyddiaeth yn mhob 
calon. Brigham Young a gynnaliwyd trwy gyd-bleidlais unfrydol 
y Gynnadledd fel Llywydd, Prophwyd, Gweledydd, a Dadgudd- 
iwr Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf trwy’r holl 
ddaear, a Heber C. Eimball a Willard Richards fel ei gynghor- 
wyr, ac awdudodau yr Eglwys yn Gyffredinol, yn ol y cyd-drefn- 
iad yn barod, a gynnaliwyd yn yr un modd. 

Parhaodd y Gynnadledd hyd ddydd Sul, yr lleg o’r mis hwn, 
a ilawer o’r amser a dreuliwyd mewn addysgu a dadguddio pethau 
hen a diweddar; a chalonau y Saint a ianwyd â Uawenydd, mol- 
iant, a diolch. Cyheeddiad achosion tiethwriaethol yr Eglwys 
gan yr ymddiriedoiwr mewn ymddiried, a dangosodd fod, o 
ddechreuad y degymiad yn y Dyffryn ar y 6fed o Dachwedi, 1848, 
byd Mawrth 27, 1852, wedi ei dderbyn yn y swyddfa, yn ddegwra. 
gan fwyaf mewn meddiannau, dol. c. 

O werth yn ol prisiad ...... 244,747 03 

Wedi eu derbyn yn echwyn, &c. . . . 145, 513 78 

Cyfanswm 390,260 81 

Wedi ei dreuüo yn ystod yr amser hwn, ar y cyng- 
hor-dŷ, ystôr-dý', ystòrau rhentedig, hen gysgod- 
fa, gweith-dai gôf, saer, a pheintydd, Ysgubor- 
Eglwys, Tabernacl, Badd-dŷ, ffos o amgylcb 
rbandir y Deml, rheilffordd, ffermau, rhandir- 
oedd y ddinas, gwaith papyr, crochen-dý, flbsydd 
dwfr, y tylodion, tai i Henuriaid ar genadiaetb, 
arolygwyr, clerciaid,gweithiau cyhoeddus, Uafur, 
gwair, bwydydd, cynnorthwyo ymfudwyr, colled 
anifeiliaid tryw’r Indiaid a bleiddiaid, papyr ac 
inc, &c- 353,763 69. 

Gweddill ........ 36,493 12 

Yn awr ar law mewn llafur, llysiau, marsîandiaeth, 
ceryg nadd, ben ddodrefn, estyllod tô, argraff- 



•UMORN SEWN. 


’w&sg, yTOTwymiaâau, ceffylau, muleâ, a nwydffau 

■o amryw fath ...... 74,5)2 5$ 

áDymmerer © hyny . .... 56,495 >1 2 

4srwéddrìl . . . • • • 38,017 38 

Yr hyn sydd elw i’r Eglwys o drafodaetb y trysorfeydd. 

Ymddaugosai hefyd fod yr Ymddiriedolwr mewu ymddiried yn 
'gyfrifel am ryw arian gofynol, am wydr, hoelio«,dillad, ac amryw 
nwyddaa maráandiol, y rbai oeddent yn anghenrheidiol i gyfodi 
adeiladau a cbynnal y gweithwyr cyhoeddus, yr hyn a gostiodd 
arian* derbyniwyd' yr ychydig hyny mewn arian, ac er fod cyflawBu 
fler o feddiannau ar law i dalu yr holl ddyledion, a gadael gwedd- 
ill da ar ol, etto nis gellir troi yr eiddo yma yn arian yn 
uniongyrchol; a chan fod y roarsiandwyr yn ewyllysio anfon 
anifeiliaid tua Chaüfornia, fe gynnygiwyd fod y rhai hyny ag 
sydd ganddynt ychain, ceffylau, neu fülod i J w hebgor, i’w dwyn 
i’r swyddfa ddegymol, i gynnorthwyo î ysgafnhau y ddyled 
arianol ar yr Ymddiriedolwr. 

Y gosodiad a dderbyniodd atebiad groesawue oádiwrth yx hoîl 
•Gynnadledd, a llawer o anifeiliaid a dderbyniwyd eisoes ; a phe 
bai ereill yn gwneýd megys ag y gwnaeth rhai, yr hyn beth nid 
ydym yn ammau, hen ddyledion yn fuan a ddileir, a ewra dda a 
erys yn llaw y dirprwywr er cynnal yn mlaen y gweitbiau 
cyhoeddus y tymraor bwn; yr ydy6 yn meddwl y gallwn fod yn 
barod i ddechreu ar y Deml y gwanwyn nesaf, ac y gellir parotoi 
bedyddfanau a darpariadau ereill ar randir y Deml yn y tymmor 
hwn ; ond fe fydd eÎ6Îeu cael arian oddi wrth bwy bynag ag sydd 
â hwy, i brynu y cyfry w bethau a’r nas gellir eu ^cael heb arian, 
a’r cyfryw nas gellir .eu cael yn y dyffryn. Yr ydym yn caei 
hanes da am y Saint yn Lloegr, ac yn hyderu y gwnant barhau 
mewn gweithredoedd da, ac y bydd i ereill ganlyo eu hesiampl. 

Y pwnc o fod y Saint yn trafaelu dros y gwastad-diroedd gyda 
Ilaw-geirt a berfa-droelli, a ro&âwyd at sylw y Gymmanfa, pan y 
boddlonodd pedwar ugain a thri-ar-ddeg o frodyr yn wirfoddol i 
fyned i’w cyfarfod gyda pbedrolfeni a bwydydd, a’u cyunorthwyo 
ar eu taith, fel rhodd rad i deymas Dduw. 

Fe bleidleÌ6Ìwyd yn unfrydol fod Thomas Margetts ac Alfred 
Smitb i gymmeryd cenadiaetb i Itali ; William Fotberingham i 
Calcutta; John C. Armstrong, Edward Bunker, Davjd B. Dille, 
áSarmiel Glasgow, T. B> Brederick, Jobn D.alling, John Barker, a 



¥DGO BN SEIOÎT. 


m 

George Fenn, ar genadiaeth tramor (yn debygol i nea d*wy 
Loegr* 

Edward Hunter a ordeiniwyd yn Esgob Llywyddol yr hoíl 
Eglwys, yr hwn a gynnygodd Brigham Young, a Heber C. Kim- 
ball i fod yn gynghorwyr iddo, yr hyn a gymmeradwywyd ya 
unfrydol gaa- yr holl gynnadledd. 

Seth Taft, David Pettegrew, Abraham Hoagland, David Full- 
mer, a Daniel Spencer, a ddewiswyd yn unfrydol yn Esgobion 
Llywyddol cynnorthwyol. Rhai a ddigymdeithaswyd, a tbrigain 
a saith a ordeiniwyd i’r Offeiriadaeth. Dydd olaf y Gynnadledd, 
sef prydnawn dydd Sui, a gyflwynwyd i weinyddiad yr ordinhad 
o Swper yr Arglwydd, a sylwadau cyfeillgar gan y dorf ; ar ol 
hyny fe wnaethwyd casgliad er caffael llestri at wasanaethy cym- 
undeb yn y Tabernacl, pan y casglwyd 149 o ddolars mewn 
arian, heblaw amryw bwysi o oriawr-gloeriau, llwyau, modrwyau, 
a llawer o addurniadau arianol ereill Gobiriwyd y Gynnadledd 
hyd y 6ed o Hydref nesaf. Hefyd Cymmanfaneillduol a apwynt- 
iwyd i fod ar y Sadwrn diweddaf yn Awst, Pr dyben o drafod 
materion perthynol i anfoniad Henuriaid ar genadiaethau tramos. 

Ac yn awr, frodyr, wedi rhoddi i chwi hanes byr o sefyllfa yr 
Eglwys yn y Dyffryn, yr hwn sydd ar y cwbl yn fwy llwydcL 
iannus nag a allasom roddi hyd yn hyn, y mae genym air o 
gynghor, yr hwn ydym yn obeithio y gwnewch sylw o hono, fel y 
galloch ddyfod yn gyfranogion o gyfoethog fendithion Ephraim 
gyda ni ; ac yn gyntaf, mor bell ag y bo modd, byddwch fyw yn 
heddychlawn â phawb ; megys ag y cydunwyd yn y gynnadledd 
ddiweddaf, i ymwrthod â phob amrafaelion, a cbyfreithic' y naill 
â’r llall, ac os bydd yn bosibl, â phob dyn. Pan fyddoch yn glaf, 
gelwch am yr Henuriaid, y rhai a weddiant drosoch, gan eich 
eneinnio ag olew, a gosod eu dwylaw arnocb ; a meithrinwch y 
naill y llall â llysiau, a bwydydd tirion ; ac os gwnewch y pethau 
hyn mewn ffydd, a gadael heibio i gymmeryd gwenwyn a chyfE- 
eiriau gwenwynig, yr hyn nid ordeiniodd Duw erioed er defnydd- 
ioldeb dynion, chwi a gewch eich benditbio. 

Amddiffynwcb lywodraeth y genedl yn mhale bynag yr ydych, 
a dywedwch yn dda am dani, oblegid hyn sydd uniawD, ac y mae 
gan y llywodraeth hawl i ddysgwyl hyn oddi wrtbych, cyhyd ag 
y byddo y llywodraeth hono yn eich amddiffyn chwi yn eich 
rhyddid gwladol ac egiwysig, yn y iawnderau hyny ag sydd yiì 



UDGORN SEIOW. 


2*T 

wreiddiol yn perthynu i bob person a aned ar y ddaear ; as os 
erlidir cbwî yn eich tir genedigol, a gwahardd y fraint o addoli y 
gwir Dduw mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, yna ffoweh i dir 
Seìon, i America — i’r Unol Daleithiau, lle mae iawnderau a 
rhyddid cyfansoddol nad oes eu rhagorach gan unrhyw genedl — 
yn mha le y gwelodd Duw yn addas, yn y dyddiau diweddaf hyn, 
i adnewyddu goruchwyiiaeth iachawdwriaeth, trwy ddadguddiad- 
au o’r nefoedd, a pha le y ca pawb trwy ífurf-lywodraeth a cbyf- 
reithiau y tir, pan weinyddir hwynt mewn cynawnder, eu diogelu 
yn mhob rbyddid gwladol a chrefyddol, ag y mae dyn yn alluog 
i’w fwynhau ar y ddaear; ac ni fetha byth o’n sefydliadau cened- 
laethol, oddieithr i hyny fod trwy ddrygioni y werin, a bwriadau 
dynion drygionus mewn ychydig awdurdod ; oblegid yr iawnder. 
au hyny a ordeiniwyd gan Dduw yn y tir hwn, er sefydliad 
egwyddorion gwirionedd ar y ddaear; a’n cyd-reoleiddiad cenedi- 
aethol ni a darddodd o’r nefoedd. 

Bydded i holl Henuriaid Israel i swnio udgorn iachawdwr- 
iaeth gyda llais uchel, gan wyhod fod yr amser yn fyr, yn yr hwn 
y mae gwaith mawr i’w wneyd ; ac na ofnent beth a all dynion ei 
wneuthur, y rbai a allant ond yn unig ladd y coríf: ond ofnent 
Dduw yr hwn a ddinystria enaid yr ofnog a’r gwrthgiliedig yn 
uSfern. Os bydd gan y Saint fwy o aur ac arian na fydd eisieu 
arnynt i ddwyn yr holl rai tlodion, dygwch hyny drosodd gyda 
chwî, ond cynnorthwywch y naill y llall, — gwnewch megys yr 
ewyllysiech wneuthur i chwithau, ac na adewch i’r tlawd drengu 
gartrefneu ar y ífordd. Y rhai hynysydd yn yr Ynysoedd gor- 
Uewinol, Holland Newydd, yr lndia Ddwyreiniol, a'r gwledydd 
pnethion yn gyffredinol, a wnant yn dda i ddyfod i San Diego, yn 
California, a derbyn addysgiadau yr Apostolion, neu'r Llywydd- 
iaeth yn San Bernardino; tra y byddo i’r rhai sydd yn Lloegr a 
gogledd Ewrop wneyd yn dda i gymmeryd gyrfa fwy ogleddol, 
heibio i New Orleans, Kanesville, a’r South Pass; a phan fydd- 
och yn dyfod, dygwch gynlluniau or peiriannau mwyaf cymmer- 
adwy er gweithredu pob math o bethau a fu ar ddyn erioed 
anghen am danynt, a hadan dewisol o bob math. Y mae y byd 
yn Uawn o beiriannau cyfaddas er arbed gwaith ; achynlluniau 
n honynt, ynghyd ag offer anghenrheidiol yn ngwneuthuriad y 
cyfryw beiriannau, a'r nas gellir eu cael yma, a fyddai yn fwy o 
werth i’r Saint uâ’u pwysau o aur ac arian. 



UDGORN SEION. 


*' Yn olaf, frodŷr, ofnwch Dduw; gweifhredwch gyfiawnder, t 
deuwch adref gyda brys. Parotowch, erbyn y tyramor nesaf, í 
ddyfod wrth y degau o filoedd; ac na thybiwch y bydd: ffordd i 
gael ei bagor i chwi ddyfod mewn cerbydau, gan besga ar frasder 
pob gwlad. Fe fuom ni yn foddlawn i fyw ar fara a dwfr, a 
llawer gwaith ond ycliydig iawn o fara befyd, am flymyddau, fel 
y gallem chwilîo allan, a phlanu y Saint mewn tir dymunol. 
Hyn a gwblhawyd genym trwy fendith ein Tad Nefol; ac yn 
awr, yr ydym yn eich gwahodd chwi i wledd o bethau hreision, i 
dir yr hwn a wna i fyny eich holl anglienion, gyda llafur rhes- 
ymol ; gan byny, bydded i bawb a allont gael tamaid o fara ac 
*in wisg am eu cefnau, fod yn sicr fod digon o ddwfr pur o 
chroew ar y ffordd, ac na ammheuwch yn mhellach, ond deuwsh 
y flwyddyn nesaf i le yr ymgasgliad, íe, yn heidiau fel colomen- 
od yn ebedeg i’w ffenestri cyn y dymhestl. 

Pan y caffo pobì, neu unigolion, glywed yr Efengyl, ufyddban 
i V hegwyddorion, a u bedyddío er maddeuant o'u pechodau, a 
derbyn yr Ysbryd Glan trwy arddodiad dwylaw, y mae yn llawn 
bryd iddynt ymgasglu yn ddioed tua Seion, oni bydd ì’w llyw- 
yddiaeth alw arnynt am aros a phregethu yr Efengyl, i’r rhai 
hyny a’r na9 clywsant hi ; ac yn gyffredin, pa hwyaf yr oedant, 
anhawddaf i gyd fydd iddỳnt i ddyfod adref ; oblegid yr bwn a gaf- 
odd gyffeu i ymgasglu, ac nis gwnaeth, a drallodir gan y diafol. 

Pan oedd Tesu ar y ddaear, fe ddywedodd wrth ei bobl, “ Pa 
eawl gwaith y mynaswn eicli casglu ynghyd, fel y casgl yr iar ei 
chywion dan eî hadenydd, ond nis mynech ; am hyny, wele yr 
ydwyf yn gadael eich tŷ i chwi yn anghyfannedd. ,, Ac os na wna 
Saint yr oruchwyliaeth hon wrandaw ar alwad y Bugail da, a 
chasglu yn ol y gorchymyn santaidd, nid yw yr amser yn nep- 
pell, pan y bydd cynnrychiolwyr yr Iachawdwr mawr ar y 
fldaear, yn gallu cael yr achlysur i ddywedyd megys ag y dywed- 
odd yntau, “ Eich tý a adewir i chwi yn anghyfánnedd oblegid 
y mae pläau, newyn, haint, a marwolaeth yn awr yn dechreú 
amgylchynu y ddaear ; a pha le y bydd diogelwch ond yn Seion 
— tir penodiad Duw— cartrefle y Saint; a thîr dewisol mewn 
cynnyrchion a Uywodraeth tuhwnt i bob tir arall; am hyny, yr 
jydym yn dywedyd wrthych, Cyfodwch a deuwch allan, ac nac 
oedwch, oblegid y mae dydd mawr yr Arglwydd gerllaw, a pbwy 
ä all sefyll ei ddyfodiad ef? 



UDGORN SBlONi. 


239 


O Arglwydd Ddaw Abrabam, ©ia Tad, tywalltallan dy Ysbryd 
ar dy bobl trwy yr holl ddaear, ie, yr Ysbryd hwnw a dywellti ar 
dy weision ; fel y byddo dy holl blant yn ufydd yn mhob peth, 
ac yn fuan yn dyfod yn un â ni yn nyffrynoedd tnynyddoedd 
Ëphraitn ; fel y gwn«îer dy ewyllys ar y ddaear megys yn y nef 
oedd, yr hyn ydym yn ofyn yn enw Iesu Grist. Amen. 

Beig.ham Yoüng, 
Hebbe C. Kimball, 
WlLLARD RlCHARDS. 

Dbtas y Uyn Halen Fawr, Ebrill 18, 185Q. 

[A Byfieitbwyd gan Tbomas Job.) 


COFNO0ION CYMMANFA GYFFREDINOL 

Êglwys lesu Grist o Saìnt y Dyddiau Diwedda/, a gynnaìiuryd yn y 
Tabernacl Newydd, Dinas y Llyn Halen Fawr, E brill 6, 1 852, 
am ddeg o'r horeu y y Llywydd Brigham Youny yn llywyddu. 

[O’r “ Deseret News.”} 

Yn bresennol — y Brif Lywyddiaetb, sef Brigham Young, Llyw- 
ydd, a Heber C. Kimball a Willard Richards, Cynghorwyr. Pat- 
riarchiaid — John Smith ac Isaac, Morley. O’r Deuddeg — O. 
Pratt, W. Woodruff, a G. A. Smith. Llywyddion y Degau-a- 
thrugain — Joseph Young, Zerah Pulsipher, A. P. Rockwood, a 
Honry Herriman. Llywyddiaeth yr Estynfa — Daniel Spencer, 
Llywydd, a David FuUmer, Cynghorwr. Liywyddiaeth Corwm 
yr Archoffeiriaid — John Young, Llywydd, a Reynolds Cahoon, 
Cynghorwr. Esgob Llywyddol — Edward Hunter. Ysgrifenydd y 
Gymmanfa — Thomas Bullock. Reporter — George D. Watt. 

Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd, yr hwn a hysbys- 
odd iddynt addoedi yn y Gymmanfa ddiweddaf, i gyfarfod yn y 
T abernacl newydd ar y Temple Block; ac yn awr awn rhagddom 
i gyssegru y neuadd hon, a chymmeryd arnom waith y Gym- 
manfa, fel y cyfarwyddir ni gan yr Ysbryd. Ynaefe a ddarllen- 
odd y 201 hymn, u Lord, in the inorning thou shalthear,’' yr hon 
a ganwyd gan y côr, dan gyfarwyddyd James Smithies, oorydd. 
Yna y Llywydd Richards a offrymodd y ganlynol 
WEDDI GYSSEGRIADOL. 

O Dduw mawr ac holl-ddoeth, ein Tad Nefol, yr hwn wyt yn 
joyag y cberubiaid, ac wedi dy wisgo â goleuni megys gan ddiU- 



240 


UDGORN SEION. 


edyn, ya enw Iesu dy Fab, a thrwy rinwedd yr Offeiriadaetîi 
santaidd a thragywyddol yr hon a roddaiut i ni, yr ydym yn dyfod 
o'th flaen ar yr achlysur hwn, i ddeisyf ar i’th roddion a’th 
fendithion orphwys arnom. Attolwg, tywallt allan o’th Ysbryd 
ar bob enaid sydd yn awr yn dysgwyl ger dy fron, fel y byddo 
ein calonau yn un, ac fel y neshaora atat mewn modd cymmer- 
adwy yn dy olwg. Bydded i bob cyffroad o eiddo ein heneidiau 
gyd-ddyrchafu atat ti mewn gostyngedig wylder a pharch am dy 
holl drugareddau, i greaduriaid dy wneuthuriad. 

Yr ydym yn cofio, O ein Tad a’n Duw, ein bod yn ddyledus i 
ti am ein bodoliaeth, ac am gael ein danfon i’r byd yn yr oes a’r 
genedlaeth hon, yn mha un yr amlygwyd cyflawnder Efengyl 
Iesu Grist dy Fab, yn mha un y* cyhoeddwyd etto gan y cenad- 
ydd nefol o’th bresennoldeb di ffordd bywyd ac iachawdwriaeth i 
blant dynion ar y ddaear, gan ddywedyd, “ Ofnwch Dduw, a 
rlioddwch iddo ogoniant, oblegid daeth awr ei farn ef ;’’ — gan 
gysgodi allan adferiad pob peth a lefarwyd trwy eneuau dy holl 
Brophwydi santaidd er dochreuad y byd — gan sefydlu egwyddor- 
ion pur y Nefoedd tragywyddol, y rhai a gyfansoddant gyfreithiau 
teyrnas ein Duw ar y ddaear ; gan agor i fyny o’r newydd 
egwyddorion mawrion dadguddiad a chyfrinacb â Duwiau Tragy- 
wyddoldeb — egwyddorion ag a fuont yn guddiedig yn y nefoedd 
am ganrifoedd lawer, tra y mae llawer o genedlaethau wedi byw 
a marw, yn dysgwyl am fendithion ac addewidion y dyddiau hyn, 
gan ddymuno rhan yn ngwaith mawr rhagbarotoiadol dyfodiad 
Mab y Dyn, mewn gallu a gogoniant mawr, i deymasu ar 
y ddaear. 

Yr ydym yn cofio o’th flaen di, O ein Tad, ein bod ni, dy 
weision, ag sydd yn awr yn dy bresennoldeb, ar ol clywed y 
genadwri nefol, a rhoddi ufydd dod i'w gorchymynion santaidd, 
wedi dyfod yn dderbynwyr a chyfranogwyr o’r weinidogaeth 
santaidd hon ; a’n bod yn aml wedi ein gwaredu o allu y diafol a 
chynllwynion dynion drwg a dichellgar, y rhai a geisient ein 
dadymchwelyd, ac a gyd-fwriadent yn erbyn ein bywydau, i’n 
dinystrio oddiar wyneb y ddaear. Eithr tydi, O ein Tad, a fuost 
o hyd yn ofalus am danom, gan oruwch-lywodraethu pob drwg 
ymddangosiadol i fod er ein lles ; hyd nes yn y diwedd trwy dy 
fawr nerth y dygaist ni i etifeddiaeth ogoneddus yn y tir da hwn, 
a mwy dewisol nag un tir arall,yn mhell o lochesau terfysgwyr a 
llofruddion y rhai a laddasant dy Brophwydi, ac o’r tir lle y mae 
eu gwaed etto yn gwaeddi o’r ddaear am i ddial gael ei dywailt 
o’r nefoedd. 

Ti a ymddygaist yn drugarog tuag atom, O ein Tad ; canys 
trwy yr holl olygfeydd y galwyd ar dy bobl i fyned trwyddynt — 
yr holl beryglon, a dyoddefiadau oedd genym i’w gwynebu, dy 
angylion a wyliasant drosom ac a’n hamddiffynasant, ac y mae 
dylanwadau rawyu ac adfywiol dy ysbryd wedi ein dyddanu, ac 
arbedwyd ninnau i fod megys cof-golofnau o’th drugaredd. Mae 
lluoedd o’n brodyr a’n cyfeillion wedi syrthio trwy fobyddiaeth, 



UDGORN 8EION. 


24 J 


trais, afiechyd, a marwolaeth, ac y mae eu hesgyrn wedi eu 
gadael i bydru ar y praire, ac yn yr anialwch, tra y caniateir i ni 
etto ymgasglu ynghyd yn y lle da hwn, ac i ddwyn i weithrediad 
holl alluoedd corff a meddwl â pha ra; yr ydym wedi ein gwisgo, 
er llwyddo ac adeiladu dy deyrnas ar y ddaear. Pan alwodd dy 
hobl arnat yn eu cyfyngderau, ni fuost hwyrfrydig yn gwrandaw, 
eithr estynaist dy allu hollalluog, ac a’u haragylchaist hwynt yn 
mreichiau cariad a thrugaredd, hyd nes y caniatâwyd ac y gallu- 
ogwyd dy bobl i adeiladu a phreswylio, i lafurio a mwynhau y 
ffrwyth ; ac i ddyfod allan o’n trigfanau cysurus, y boreu hwn, i 
addoli a moli Arglwydd Dduw Abrahara, Isaac, a Jacob, Iesu, a 
Joseph, yn yr adeilad cyfleus hwn,yr hwn a godwyd er mwyn 
ymgynnulliad ac addoliad dy bobl. 

Llawer gwaith y cyd-orfoleddodd ein calonau mewn cynghorau, 
a chyfarfodydd, ac mewn Cymmanfa ; etto ni chyfarfuasom erioed 
pan oedd aml-drugareddau a bendithion ein Tad Nefol yn galw 
am fwy o fawl a diolchgarwch i’w enw santaidd, nag yn bre- 
sennol yn yr ystafell eang a chyfleus hon, ag y mae dy Saint yn 
awr yn cael caniatâd i’w meddu. Yma, yn y lle apwyntiedig 
hwn er ymgynnulliad dy Saint, ar y gylchwyl hon o ddydd 
genedigaeth dy Eglwys a’th Deyrnas ar y ddaear, yn yr oruch- 
wyliaeth ddiweddaf hon o'r nefoedd, ac yn nghanol cynnulleidfa 
y Goruchaf Dduw, yr ydym ni, dy weision, O ein Tad o’r nef, yn 
enw dy Fab Iesu, yn cyflwyno a cliyssegru y tŷ hwn i ti, ac i’th 
acbos, er ymgynnulliad dy Saint i addoli o’th flaen, ac i gyfran- 
ogi c Sacrament Swper yr Arglwydd; er gweddio, er mawl, a 
diolchgarwch, er trin achosion perthynol i’th Eglwys a’thdeyrna9, 
neu i ba ddyben bynag yr ymgynnullo dy Saint ynghyd yn dy enw. 

Yr ydym yn neillduo ac yn cyssegru y tỳ hwn fel cyssegr 
santaidd dy bobl i’r Arglwydd yn dragywydd ; ac yr ydym yn 
cyssegru y tir ar ba un y mae yn sefyll, ac yn ei gyflwyno i’r Ar- 
glwydd ein Duw. Bydded i’r llawr y rhodiwn arno fod yn sant- 
aidd o dan ein traed, bydded i’r tô sydd yn ein cysgodi rhag yr 
eira, y gwlaw, a’r haul, fod yn santaidd uwch ein penau ; bydded 
i’r muriau sydd yn ein cadw rhag gwyntoedd oerion y gauaf, yn 
santaidd oddiamgylch i ni, a bydded i ddrysau, a ffenestri, a 
slips , a chloion, ac addurniadau y tŷ hwn, ynghyd â’r gwahanol 
ddefnyddiau o ba rai y cyfansoddwyd hwynt, yn santaidd i’r Ar- 
glwydd, er mwyn cyfarfodydd, Sacramentau, a thriniad achosion 
dy bobl. Yr ydym yn cyflwyno a chyssegru y rhan hono o’r tỳ 
hwn,lle y mae dy Brophwyd a’th weision yn bresennol, i fod yn 
lle santaidd a chyssegredig i’tli bobl yn enw dy Fab, a cher dy 
fron di, O ein Tad nefol. Bydded i bob rhan a chyfran o hono, 
fod yn santaidd i’r Arglwydd ein Duw; na chaniatäer i ddim 
aflan fyned i mewn i unrhyw ran o’r Tabernacl hwn, eithr caffed 
ei gadw, ynghyd â’i vestry, a’r dôr-geidwaid, a phob peth perthyn- 
ol neu oddiamgylch iddo, yn gyssegr cyssegredig a santaidd lle y 
gallo y pur d galon orfoleddu yn dragywydd,ac na chaniataer 
byth i un ysbryd aflan aflonyddu eu haddoliad. 



242 


TJBGORN SfilOK. 


Bydded i’r angylion o’th bresemioideb di fod tufewo ac oddíttnî- 
gylch i’r drigfan hon. Pan fyddo dy weision yn sefyll yn y He 
santaidd hwn i weinidogaethu i’th bobl, bydded iddynt deimlo 
dylanwad bendigedig dy nefolaidd genadon ; bydded iddynt gael 
eu llenwi â’r Ysbryd Glân, fel â manna o’r nef, a’n gwisgo mèwn 
gwisgoedd cyfiawnder ; bydded i weledigaethau a dadguddiadan 
y bydoedd tragywyddol yn agored o’u blaen yn barhaus, a bydded 
i’th Saint o hyd gael clust gwraudawgar a chalon ddeallus, i 
dderbyn a defnyddio addysgiadau dy weision, fel y cynnyddont 
i’r maintioli o berffeithrwydd ag sydd yn Iesu Grist, fel y býddont 
yn un gydag ef yn dragywydd. 

Os bydd i’th bobl bechu ac edifarhau am ©u pechodau, a galw 
arnat ti yn enw tesu o tufewn y ìnuriau hyn, yna gwrandawa dl 
yn y nef, dy drigfa santaidd, maddeu eu pechodau, a dyro iddynt 
atebion heddychlawn. Bydded dy ofn a’th arswyd ar y eenedl- 
oedd a elont i mewn i’r 11© santaidd hwn, a bydded i’th ysbryd 
orphwys ar y cywir galon, y rhai a glywont dy air o’r safle hwn, 
fel y credont, yr ufyddhaont, ac yr achuber hwynt gyda dy bobl. 

Ac yn awr, O Dad, rhynged bodd i ti gymmeradwyo cyssegriad 
y tŷ hwn, ag a gyflwynwn yn awr i ti, yn enw dy Fab, fel teyrn* 
ged o ddiolcbgarwch oddiwrth dy bobl, a gwrandaw ar lais era 
deisyfiadau, fel y caffo ei gadw rhag cynddaredd yr elfen&u, ac 
halogiad dynion annuwiol, ac fel y hyddo dy ogoniant arno, ac y 
trigo ynddo, yn dragywydd; fel pan fyddo i’th Saint alw ar dy 
enw santaidd o hono, mewn cyfiawnder, y bydd i ti wrandaw yn 
dy drîgfa santaidd, a rboddi ateb heddychlawn. 

Bendithia yr holl rai ag a gynnorthwyasant i godì yr adeilad 
hwn. Bydded iddynt orfoleddu byth yn ngwaith eu dwyl&w, a 
meddu y gogoniant a ddymunant yn mhresennoldeh eu Duw. 
Bendithia hefyd y rhai hyny ag ydynt wedi cyfranu o’u heiddo er 
ei adeiladu, ynghyd â’r holl rai a ddymunent gyfrann, ac nad 
oedd modd a chyfleusdra ganddynt; bydded iddynt hwythau 
hefyd gyfranogi o etifeddiaeth ragorol gogoniant nefoi, a thrig- 
fanau dedwydd ac hyfryd yn mhlith plant dynion. Bendithia yr 
holl rai sydd yn proffesu dy enw, a chanddynt fodd i gyfranu at 
adeiladu y tŷ hwn, ac a ddar'fu esgeuluso eu braint a’u dyled- 
swydd; bydded i’th ysbryd orphwys ar y cyfryw rai oll, fel y 
byddo iddynt ymostwng, edifarhau am eu byrdra o’th flaen di, ac 
yn Dgolwg eu brodyr, a chyfodi a gwneutbur eu dyledswydd o’r 
awr bon allan ac yn dragywydd, fel na chollont ragor o fendith- 
ion trwy ddiogi yn dy wasanaetb. 

Bendithia dy was Brigham ag iechyd a nertb corff a meddwl, â 
bywyd hir, ac â dyddiau tangnefeddus ; bydded iddo gael ei gyn- 
nysgaethu â’th ysbryd, ac â dadguddiadau tragywyddol yn 
barhaus, a bydded i’tli angylion ymweled ag ef a’i gynnorthwyo, 
ac y&brydion gwasanaethgar o’th wyddfod weini iddo yn ei boll 
ffyrdd. Gwylia ef, O Arglwydd, rhag bwriadau maleisus <dynion 
drygionus; tro o’r naill ochr boh saeth a anelir er'ei niweidio; 
addasa a pharotoa ef â phob cymhwysder anghenrheidjol i arwaíu 


ÜBOORW SEIOU. 


24 $ 


S l%Wys dy bobl hyn ; bydded ei nerth a’i alla yn gy/erbynioî 
î’w ddyledswyddau, a’r baieh a oí’ynir ganddo.ei ddwyn; tyydded r 
fendithion gwerthfawr nefoedd a daear gael eu tywallt arno ef, ac 
ar ei deulu ; bydded iddynt hwy, ar wahan ac yn unol, fwynbau 
cymdeithas Duw, a’i Saint, a chael pob rhodd ddymunol ag a 
gynnyddo eu heddwch, eu cysur, en hiechyd, a’u dedwyddwch. 
Bendithia ei drigfa, a phob peth o’i mewn, ei dda a’i ddefard, y 
tìr a wrteithia, ei faesydd, ei erddi, a’i winllanoedd ; bendithîa ef 
mewn basged ac mewn ystor, ac yn yr hyn oll a berthyno iddo. 

Bendithia ei Gynghorwyr, dy weision Heber a Willard, â’r un 
hendithion. Boed iddynt yn wastadol fyw yn undeb y ffydd, a 
chadw y rhwyman cariad ac undeb ag a drigant yn dy bresennol- 
dëb di. Parha i gryfhau eu ffydd, eu gallu, a’u dylanwad, hyd 
nes y byddo i’w lleisiau seinio dy air gyda sŵn taranau trwy eith- 
afion y ddaear, nes adseinio yn mhob cîust, “ Ymbarotowch i 
swper neithior yr Oen,’’ ei deyrnas a ddaeth : parotowch i dderbynr 
yr Arglwydd ! 

O ein Tad, bendithia dy Batriarch oedranus. Parhaed ei 
ddyddiau i liosogi, a’i gynneddfau i gryfhau, a byâded iddo gael 
ei lanw â’r Ysbryd Glân i feudithio dy blant pan yn dynesu ae 
wawriad dydd goleuach ; fel yn nghanol dyrchafiadau gogonianfc 
nefolaidd, y selio fendithion ar benau y ffyddlawn, hyd nes y 
derbyniot ef atat dy hun, i orphwys gyda’i frodyr, yn dy bresen- 
noldeb. A bydded i’r nnrhyw fendithion orphwys ar ei holl 
frodýr o’i gorwm y Patriatchiaid. 

Cofia am gorwm y Deuddeg Apostol, gyda’u Llywydd, Orson 
Hyde. O, Arglwydd, caniatâ i’th angylion fyned allan o’u bîaen 
hwynt, a’u cadw hẃynt rhag pob drwg. Dyro allu iddynti orch- 
fygu holl gynliuniau a bwriadau dynion drygionus, a holl ddich- 
ellion y Diafol ; galluoger hwynt i fyned â’r Efengyl i bob cenedl, 
llwyth, iaith, a phobl ar wyneb yr holl ddaear; bydded iddynfc 
mewn cyssylltiad â, a than gyfarwyddyd Prif Lywyddiaeth dy 
Eglwyg, gael gallu i wthio yn ralaen dy waith ar y ddaear, fel llif 
uerthol nas gall dim ei attal. Bendithia hwynt, O Dad, â pbeth- 
au da y byd hwn, fel y darparer dros eu teuluoedd yn ystod eti 
babsennoldeb, tra ar genadiaethau o’th ewyllys at y cenedloedd, 
ac yn mhlith yr holl bobloedd. Amgylcbyna hwynt yn mreich- 
iau dy drugaredd, a chadwa hwyut, un ac 611 , er cyflawni eu 
gwahanol genadiaethau, a dychwelyd yn ddiogel i fynwes dy 
Eglwys, ac at eu teuluoedd yn nyffrynoedd y mynyddau. 

(I’w barhau.) 


AMRYWIAETHAU, ŵc. 

Dygwyddiad. — Yn y wledd ar ol y Gymmanfa ddiweddaf yn 
NghasDewydd, pan yr oedd y neuadd yn orlawu o Saint, dyg- 
wyddodd i’r ceiliny gwympo arnynt oll, oddieithr uwchben yr 
esgyn-lawr; eithr y mae yn dda genym i hysbysu na chafodd 
neb unrby wmiwed, yr hyn sydd wedi peri syndod trwy yi holl dreL 



244 


UDGORN SEION. 


Diod Barod. — Mewn cyssylltiad â’r ddiod hon, dywedasom 
yn ein rhifyn olaf, “Os byddwch am flas arall, ychwanegwch 40 
dyferyn o essence ofspruce ond gan nad oes nemawr yn ho£B y 
y blas hwnw, gwell iddynt osod gwerth dimai neu geiniog o 
essence oflemon yn ei le, yr hwn a wna iddo yfed fel lemonade . 

Cymmanfaoedd y Gogledd. — Cynnelir C ymmaufa Sir Fflint, 
ar yr 8fed o Awst ; Sir Ddinbych, ar y löfed ; Dyffryn Conwy, 
ar y 22ain; Sir Fôn, ar y 29ain; a Sir Feirionydd, ar y ómed 
o Fedi. 


DYLEDION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU. CANGEN- 
AU, AC EREILL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU GORPH. 3, !85i. 

Cynnadleddau. — Sir Fvnwv, £40 Os 2|c ; Sir Frycheiniog, 
£7 9 9 ìc; Llanelli, £13 7s 4ì C ; Sir Aberteifi, £7 lôs 7£c ; 
Gogledd Penfro, £2 5s 5§c ; Morganwg Orllewinol, £54 2s 2|c ; 
Sir Feirionydd, £7 8s I^c; Sir Fflint, £11 I4s 6c; Sir Fôn, 
£15 I9s9|c; Dyffryn Conwy, 14s 2c ; Sir Dinbych, £10 10s4fc; 
Cynnadledd Gymreig Liverpool, £3 13s 4jc ; Caerfyrddiu, £1 
19s ljc. Cangenau. — Dinas, £1 19s9c; Llanilltyd, £4 9s 8c; 
Pontytypridd, £6 13s 3c ; Llanfabon, £2 3s 3Jc; Cwmbach, 
£4 6s 4^c ; Pendulwyn, 9s 5|c; Twynyrodyn, lOs lOc; Llan- 
daf, £1 1 1 s lc; Gostwng 7s 4c; Eglwysnewydd, 7s 6c; Cow- 
bridge, £1 14s lOc ; Caerdyf, £11 15s lOc; Aberdar, £15 5s 9^c ; 
Aberamman, £5 6s 5c; Dowlais, £4 17s 5|c ; Hirwaen, lOs ; 
Cwmnedd, £1 14s l^c; Rymni, £2 6s 3§c; Georgetown, 
£2 2s 2kc; Merthyr, £3 1 Is 5c ; Pendaren, £4 17s; Cefn, 
£2 13s ; Ynysgou,£Í 9s c ; Gwernllwyn, £1 19s 2c; Ffyn- 
non-Tydfil, £3 4s 8§c; Troedyrhiw, 16s 7|c ; Rymni (Seisnig,) 
4s 3c ; Gellifaelog, 9s ; Gog, £1 9s 5c. Personau, £ 3 I5s 2c. — 
Cyfanswm, £26S lls l^c. 

Taliadau o Orph. 9 hyd Orph. 21. — Sir Fynwy, £4; Sir 
Aberteifi, £2; Penfro Ogleddol, ; Sir Fôn, £1 7s lOc; 
Dinas, 15s; Llanilltyd, 13s 6c; Llanfabon, 16s 3c ; Cwmbach, 
3s 9c ; Pendulwyn, 9s 5§c ; Twynyrodyu, lOs lOc; Llandaf, 
4s, Eglwysnewydd, 7s 6c; Cowbridge, 5s 4c; Aberdare, £1 ; 
Abaramman, 10s ; Hirwaen, £1 0s3c; Cwmnedd, 7s 9c ; Rymni, 
£2; Georgetown, 2s 5c ; Pendaren, 1 ls 4c; Gwernllwyn, £1 9s; 
Ffynnon-Tydfil, 18s ; Troedyrhiw, 9s ; Rymni (Seisnig), 4s 3c; 
Pontypridd, 18s 7c. — Cyfanswm, £24 6s 7§c. 

Traethodaü ar Wyrthiaü. — Danfonìr allan y rliifyn olaf 
gy r da’r Udgorn nesaf ; a pbwy bynag sydd yn ymofyn y “ Traeth- 
awd ar Wyrthiau V (yr hwn a gyhoeddasom y llynedd), i rwymo 
ar ddiwedd y chwech rhifyn presennol, rhodded wybod mewn 
pryd, cyn y gwerthir y cyfan. 

Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Street , Georgetown, Merthyr . 


J. DAVIS, ARGBAFFYDD, GEOEGESOW N, MERTHYR. 


UDGORN SEION, 

NEU 

&tvm m «^arnt. 


Rhif. 16.] AWST 7, 1852. [Cyf. IV. 


ANERCHIAD AT Y SAINT. 

GAN r LLYWYDD S. V/. RICHARDS. 

Mae Seithfed Epistol Cyffredinol y Brif Lywyddiaeth, yr hwn a 
gyheeddwyd yn y rhifyn olaf o’r Star, yn cynnwys cynghor a 
chyfarwyddyd o’r pwys mwyaf i’r Saint gwasgaredig, ac yr ydym. 
ni yn dymuno galw sylw y rhai ag ydynt yn yr Ynysoedd Pryd- 
einig tuag ato. Nid oes dim wedi myned allan i'r Saint yn yr 
oruchwyliaeth hon yn fwy cyfaddas i’w sefylifa na’r ysgrif y 
cyfeiriwn ati, ac ni fu pobl Dduw erioed yn fwy parod yn eu 
teimladau i dderbyn y fath genadwri ddwyfol, nag ydynt ar yr 
amser presennol. 

Gwelwn yn yr Epistol sefyllfa pobl yn cael ei phortreiadu, am 
y rhai y gellir dywedyd braidd — ni wyddant pa beth yw eisieu ; 
pobl ag ydynt yn teimlo gallu Duw yn eu canol, yn cyfranu 
iddynt, yn ol eu sefyllfa, gyflawnder o fwynhad bendithion 
nefolaidd a daearol. Mae heddwch a Ilawndid yn helaeth gyda 
hwynt; o ganlyniad, gyda phriodoldeb yr adnewyddir yr alwad 
am i’r Saint ymgasglu adref wrth y degau o filoedd. Mae yr 
alwad hon yn cael ei chyfeirio yn fwyaf neillduol at y Saint yn 
yr Ynysoedd Prydeinig, ac y mae yn rhaid iddynt ei hateb. 
Boddlonir ni eu bod eisoes yn ei hateb mewn teimlad, eitbr rhaid 
i rywbeth mwy nâ hyny gael ei wnenlhur; mae yn rhaid iddynt 
ei hateb mewn gweithred hefyd, mai yn rhaid i’r gwaith ei hun 
gael ei gyflawni, onide ni chaiff y Saint yn Mabilon byth eu 
gwaredu o gaethiwed. 

J6 



240 


t'DGORN SEION. 


Mor fawr yw y cyferbyniad rhwng aásain ogoneddus íachöwd^ 
wriaeth yr hon a glywir o’r ìnynyddoedd draw, a gwaedd y byd 
am aur yr hon sydd wedi boddi rhinweddau ardderchocaf dynion, 
a dynoethi eu trachwant a’u cybydd dod yn dra amlwg. Maa 
rhai eneinniog yr Arglwydd ag ydynt wedi parotoi pob peth yn 
barod, yn gwaeddi am eneidiau dynion, yn neillduol eiddo y 
tlodion gostyngedig, fel y gallont fyned i ddyffrynoedd y mynydd- 
au, a ohael yno fendithion y ddaear, a goludoedd tragy wyddoldeb. 
Nid ydynt yn gofyu am i’r aur a’r arian gael eu dwyn i Seion* 
hyd nes y byddo i’r holl dlodion ffyddlawn gael eu cyflwyno yco 
yn gyntaf fel offrwm i’r Arglwydd. Yn hyn yr ydym yn canfod 
taer ddymuniad dynion santaidd, dan ysbrydoliad yr Hollalluog, 
yn dadleu achos y tlodion a’r rhai anghenog ag ydynt yn ceisio 
ar ol ardderchogrwydd Seion. Mae yn ddangosiad amlwg o’r 
gofal sydd ganddynt am iacbawdwriaeth hyd dirywiedig, a thu- 
edda i lenwi calonau y rhai uniawn a ffyddlawn â llawenydd, 
tangnefedd, a cbysur, a gobeithion am wynfyd dyfodol. 

Pwy sydd i wneyd y gwaith hwn, ac yn mha fodd y mae’r 
tlodion i gael eu casglu, os na chydsynia y rhai sydd ganddynE 
aur ac arian i ddefnyddio en cyfoeth er cyflawni y pcthau hyn? 
Pan oedd yr Iesu ar y ddaear, ei iaith oedd, “ Pa sawl gwaith y 
mynaswn eich casglu ynghyd, &c., eithr nis mynech.’’ Yn awr 
yw yr amser y gall y cyfoethogion yn mhlith pobl Dduw, os 
mynant, wneuthur y gwaitb a geisiodd yr Iesu ei wneuthur, 
canys y mae’r hobl yn awr yn ewyllysgar ac awyddus i dderbyn 
y waredigaeth dymmorol ag sydd yn ngallu y cyfoetbogion i’w 
rhoddi iddynt; ac yn awr, O chwi Saint cyfoethog, mae y tlodion* 
yn dechreu edrych arnoch chwi fel yn alluog i fod yn iachawd- 
wyr tymmorol, a hwy a’ch ystyriant felly i’r graddau y bydd- 
och yn cyfranu eich bendithion iddynt. Pa le mae y galon, heb 
fod yn farw i dosturi, ag sydd yn meddu y gallu, ac ni ddilyna 
esiampl yr Iachawdwr Iesu Grist, ac ymdrecbu casglu pobl yr 
Arglwydd, pan y mae galwad raor bwysig ag sydd yn yr amser 
presennol ? Gwna gwanwyn 1803 roddi ateb i’r gofyniad hwn, a 
chyhoeddi ar led pwy sydd o du yr Arglwydd ; canys aralygir 
dirgelion calonau dynion trwy eu gweithredoedd. 

Mae yr alwad hon o eiddo y Brif Lywyddiaeth yn amserol i’r 
Saint yn Mhrydain ; a dylai yr holl rai a feddant eiddo, ac a 
deimlant duedd yn awr i weithredu cyfiawnder, i wueuthur fel eu 



CDGOBN SEION. 


247 


IgWith mawr cyDtaf i barotoi erbyn y tymmor nesaf er ymgaa- 
gîu i Seion, ac i dJecbreu mewn pryd i werthu eu meddiannau, 
eu troi yu arian, a therfynu eu boll fusneson yn y wlad hon, fel 
y caffont yn ddiffael eu boll eiddo dan eu llywodraetb cyn y 
terfyno V flwyddyn hon. Mae yn well o lawer i ddechreu rhoi 
íyny busnes mewn amser cyfaddas, na’i wneutbur mewn brys 
gydag aberthiad mawr ar eiddo, yr hwn a eliid ei ddefnyddio i 
fendithio y tlodion. 

Dysgwyliwn i Lywyddion y Cynnadleddau roi eu sylw at y 
pwnc hwn, ac na fydded i un dyn dan eu Llywyddiaeth deimlo 
ei fod yn rhodio yn ugorchymynion yr Arglwydd yn ddifeius, os 
na esyd ei wyneb o hyn allan tua Seion, a defnyddio pob moddr 
ion er cyfodi a myned allan o Babilon. Nid ydym yn dysgwyl i 
ddynion ag ydynt yn barhaus yn y weinidogaeth i adael eu 
lleoedd heb ganiatâd oddiwrth eu gwahanol Lywyddion, neu 
oddiwrthym ni. Eitbr yr ydym yn dymuno ar holl Lywyddion y 
Cynnadleddau i wueuthur eu bunain yn hysbys o’r holl Saint 
dan eu gofal ag a feddant ddymuniad i gasglu i’r mynyddoedd, 
ac a allant fod yn Liverpool yn Ionawr nesaf gyda £10 y pen 
iddynt eu hunain a’u teuluoedd ; a dymunwn ar y Llywyddion i 
fynegi i ni ary lafo Dachwedd nesaf, nifer y cyfryw Saint yn 
eu gwahanol Gynnadleddau, a swm gywir eu heiddo lle y byddo 
yn fwy nâ £10 y pen. Trwy ffurfio y Saint yn gwmnioedd, a 
gosod eu moddioD unedig yn nwylaw rhyw ddyn doeth a phroflad- 
ol, fel y galler eu defnyddio yn fwyaf manteisiol, ac er lles 
cyffredinol y gwahanol gwmnioedd, dysgwyliwn y bydd £10 y 
pen yn ddigon i symud i’r Dyffryn y tymmor nesaf, yr holl rai ag 
ydynt wedi parotoi felly, ac yn ewyllysgar i’w wneuthur. Eilhr 
nid ydym yn cymmeradwyo y Saint i feddwl cychwyn â’r swm 
hono yn unig, os ydynt yn bwriadu ilywodraethu eu harian yn 
bersonol eu hunain. Gellir cyflawni ilawer trwy undeb moddicn 
ac ymdrec/iiadau , yr hyn a fetha anturìaeth bereonol ei gyflawni. 

Bydded i bawb a ailant, gyfodi a myned ymaith y tymmor 
nesaf, a pheidio aros yn hwy yn y wlad hon; canys y mae’r 
dydd eisoes wedi dyfod pan fydd gan y Saint i fyned i Seion trwy 
ganol y pla a’r baint dinystriol, a dichon y cynnydda yr 
anhawsderau hyn, hyd nes na byddo neb yn alluog i fyned ond y 
pur o galon, y rhai a gadwasant lioll orchymynion Duw, ac n 
sallant yn nghyflawn sicrwydd yr Ysbrvd Glâu hawlio nodded y 



248 


TJDGORN SEION. 


nefocdd. Mae dydd mawr yr Arglwydd yn agos wrth Iaw, s 
bydded i’r Saint frysio i barotoi erbyn y dydd bwnw, canys dydd 
ydyw yn yr bwn y clywir y waedd, Gwae, gwae, breswylwyr y 
ddaear; dydd yn yr hwn y clywir ochain ac wylofain o herwydd 
digter llidiog yr Hwn a eistedda ar yr orsedd i weini bam yn 
mhlitb dynion, pan fyddo tymmor ei fawr drugaredd wedi myned 
heibio, a phan y chwardda Efe am ben drygfyd y drygionns, ac y 
gwatwara pan ddel eu hofn. 

Dan ystyriaeth o 7 r hyn sydd mor agos wrth law, ni a annogwn 
yr holl Saint i fyw yn agos at eu Duw, a dyfod i wybod eu bod 
yn meddu ei ffafr. Bydded i'r tlodion ag na allant weled eu 
ffordà yn agored o’u blaen, weddio ar Dduw mewn llawn ffydd, 
fel y meddalhao Efe galonau y cyfoethogion i ddefnyddio eu 
heiddo er casglu y sawl nad oes ganddynt fodd, ac hefyd fel y 
rhoddo ddylanwad a doethineb i’w weision, er darparu gogyfer ag 
iachawdwriaeth ei bobl yn dymmorol yn gystal ag yn ysbrydol ; 
a thra fyddo y tlodion yn dadleu eu hachos eu hun yn daer 
gerbron Duw, yr hwn a all droi calonau plant dynion i ffafrio ei 
feibion a’i ferched Ef, ereill hefyd mewn llysoedd uwch a ddad- 
leuant o’u tu, ac a daer amddiffynant eu hachos. Bydded y 
Saint yn ddiwyd i gadw hoil gynghorion yr Arglwydd, gan fod 
yn llawn bendith ac nid melldith. Ceisiwch adeiladu eich 
gilydd, ac nid tynu eich gilydd i lawr; peidier â chenfigenau a 
drwg-dybiau, fel y byddo cariad Duw yn helaeth er lles pawb. 


COFNODION CYMMANFA GYFFRE DINOL 

Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau DiweddaJ \ a gynnaìiwyd yn y 
Tabernacl Newydd, Dinas y Llyn Halen Fmor, Ebrill 6, J852, 
am ddeg o y r boreu, y Llywydd Brigham Young yn llywyddu. 
[Parbad o’r Weddi yn nhud. 243.] 

Bendithia â’r un bendithion dy holl Henuriaid o bob corwm ag 
sydd yn absennol ar genadiaethau tramor at genedloedd ac ynys- 
oedd y môr, y rhai ydynt bellenig. Bydded i allu bywiocäol dy 
Ysbryd orphwys arnynt, a bydded i’w geiriau fod megys tân, yn 
soddiyn ddwfn i feddyliau eu gwrandawwyr; bydded i’w tystiol- 
aeth fod megys y raôr cynhyrfiol, yn Tbuo ac yn ymdreiglo rn 
ddiorphwys, hyd nes byddo i’r llais na lefarodd erioed fel dyn, 
ddywedyd, Tangnefedd, ymdawelwch ; pan fyddo yr holl rai 



ÜDGORN SEION. 


249 


gonest eu calon wedi gwrandaw ar sibrwdiadau ysbryd ein Duw, 
a dysgu ffordd bywyd ac iacbawdwriaeth. Bendithia deuluoedd 
dy weisiou absennol. 

O, Arglwydd, bendîtbia gorwm yr Archoffeiriaid, a chorwmau 
Degau-a-thrugain dy bobl ; 'ie, eu Llywyddiou, yngbyd â’u 
Cynglìorwyr, a’r holl aelodau ag ydynt yn ymdrechu yn eu 
milwriaeth i orchfygu y byd a’i ddrygioni, ac yn ymegnio i dynu 
yn ol y gorchudd ag sydd wedi aradoi y ddaear mewn tywyllwch, 
a meddyliau y bobl mewn pen-boethni,ofergoeledd,anwybodaeth, 
a phechod, hyd nes i ddrygioni orchuddio gwyneb yr holl ddaear, 
ac nad oedd neb i’w gael yn rhodio yu gyfiawn ger dy fron di, 
eithr oll yn rhodio yn ol gorchymynion dynion, ac yn ngwag 
ddychymmygion eu calonau. O Arglwydd Dduw Hollalluog, yr 
ydym yn gweddio aruat yn enw yr lesu, i ysbrydoli dy weision, 
yr Archoffeiriaid, a’r Degau-a-thrugain, â dylanwad dy Ysbryd 
Glân ; tywallt ef arnynt mewn cytìawnder raawr; bydded iddynt 
hwythau wregysu eu lẃynau, a chan adnewyddu eu nerth o flyn- 
non goleuni a gwybodaeth, yr hon a ledaeni di o’u blaen, deuent i 
gynnorthwy yr Arglwydd yn erbyn y cadarn, ac ymgryfhau yn 
achos ein Duw, er llwyr ddadymchweliad ei holl elynion, ie, er 
syrthiad llywodraeth Satan ; fel y byddo i deyrnas ein Duw ni 
a’i Grist Ef, gael ei sylfaenu ar sylfaen dragywyddol, yr hon ni 
chyramerir byth mwy o’r ddaear. 

Bendithia, O Dad, gorwm yr Henuriaid, a deffro hwynt i 
deimlad o’u mawr gyfrifoldeb. Bydded iddynt oll gyfranogi o’r 
cyffelyb fendithion á’u brodyr. Bydded iddynt gyfodi mewn 
gallu, a myned allan yn nerth Duw Israel i ffyddlawn gyflawni 
eu dyledswyddau, ac addasu eu hunain at waith Duw, gan osod 
am danynt arfogaeth cyfiawnder, a pharotoer hwynt i ymladd 
ymdrech deg y ffydd, a defnyddio cleddyf yr ysbryd er argy- 
hoeddiad lluoedd, y rbai a ddeuant yn gyfranogion o’r weinidog- 
aeth santaidd hon, ac i fod yn barod i fyned allan yn eu pryd a'u 
tymmor, a llafurio yn y winllan. 

Bendithia yr Esgob Llywyddol, ynghyd â’i Gynghorwyr, cyn- 
northwywyr, ac holl aelodau corwm yr Esgobion. O Dad, ti a 
adwaenost eu llafur, a’r ffyddlondeb a ddangosant yn dy achos, 
ac yn nghyfiawniad eu dyledswyddau. Y mae gorlawnder dy 
ystordy yn Ilefaru drostynt, yn gy6tal ag haelioni dy Saint; a 
chan eu bod wedi dangos trwy eu llafur, eu hewyllysgarwch a’u 
dymuniad i gadw cynghor dy weision, adeiladu a threiglo yn 
mlaen dy deyrnas, erfyniwn arnat i gydnabod eu gweinidogaeth, 
a’u bendithio â phob bendith berthynol i’th ffyddlawn weision ; a 
bydded iddynt gael pob mwynhad ag sydd yn deillio oddiwrth 
gyflawniad ffyddlawn a chanmoîadwy o’u dyledswyddau ger 
dy fron di a’th weision, fel na fyddo i’w teuluoedd bytli fod mewn 
eisieu unrhyw beth da. 

Sylwa mewn trugaredd, O ein Tad, ar dy weîsion o gorwm yr 
Offeiriaid, ynghyd â’u Llywydd a’i Gynghorwyr; a’th weision o 
gorwm y Dysgawdwyr, ynghyd â’u Llywydd a’i Gynghorwyr; 



2.50 


TDGORM SEÍOIÎ. 


hefyd Llywydd, Cyughorwyr, ac aelodau corwm y Draconîará ; 
fel y byddont oll yn eu gwahanol alwedigaethau yn dyrchafu eu 
penau megya dynion Duw, a gweithredu cyfiawnder, gan ddysgtt 
dy Saint yn barhaus yn eu gwahanol ddyledswyddau, a gweinid- 
ogaethu yn y pethau hyny perthyuol i'w galwedigaetban uchel 
a santaidd. Bydded iddynt gael eu llaDw o’r Ysbryd Glâc, 
a chyfiawni gwaith mawr a gogoneddtis yn nghanol pobl Israel. 

Caoiatà i’th fendithion fod yn helaeth tuag at yr Eslynfa hon o 
Seion ; ei Llywydd a'i Gynghorwyr, ynghyd â'i Huchel Gynghor. 
Bydded eu hod yn ddynion yn ol dyrauniad dy galon, yu gytìyiu 
i wahaniaethu rhwgda a drwg; wedi eu lianw ag ysbryd y Llyw- 
yddiaeth, a chynghor, cyfiawnder a barn, fel y llawenycher 
calonau y bobl, ac fel y gorfoleddont yn holl weinyddiadau dy 
weision. A bydded i'r holl Lywyddion, Cynghorwyr, Uchel 
Gynghorau, ae Estynfeydd Seion, yn holl ddyffrynoedd y myn. 
yddau, fod yn gyfranogwyr o’r cyffelyb fendithion. 

Cymmer drugaredd ar dy weision sydd yn gweithio ar y 
gweithiau cyhoeddus, ac ydynt yn ymdrechu yn barhaus i adeil- 
adu dy deyrnas, pa un bynag ai yr amrywiol swyddfanedd a 
gweithdai, neu wrlh ochr y ffordd. Benditbia hwynt â thywallt- 
iadau adfywiol o'th Ysbryd, fel y caffont iawenydd calon yu 
wastadol; bendithia hwynt yn eu cyrff, fel y caffont iechyd a 
nerth; bendithia eu hofferynan, a’u gweithdai, a phob peth y 
gosodoot eu dwylaw arno, ag sydd o amgylch iddynt, ie, bob 
peth a berthyno i lwyddiant cyffredinol dy bobl. Bydded i 
dir y bloch hwn gael ei gadw yn santaidd i'r Arglwydd, a phrysur- 
ed yr amser i’w furiau a’i byrtb ei ddiogelu rbag pob traîs-ruthr- 
iad halogedig ; pan fyddo i ffynnonau ddyfod allan arno, er 
glanhau a phuro, ac iachâu dy bobl; a phan fyddo i dy dy 
gael ei godi i’th enw, o ba un y caiff ordinhadau bywyd tragy- 
wyddol ddylifo allan i’r byw a’r meirw, ac i'r cyfan ddyfod yn 
baradwys yn Seion, re, megys gardd yr Arglwydd. 

Bend’ithia dy holl bobl yn nyffrynoedd hyn y mynyddau; 
bydded i’th Ysbryd drigo yn belaeth ynddynt; a bydded iddynt 
dy wasanaethu mewn ysbryd ac mewn gwirionedd ; bydded iddynt 
lynu wrthyt gyda llawn l'wriad calon, gan beidio methu byth dy 
gvdnabod di yn mhob petb, a rhoddi diolch a mawl i’th enw 
sàntaidd. Lliosoga eu hiliogaeth, fel y delont yn bobl liosog, a 
chynnydda eu da a’u defaid, a’u ITermydd, a’u gerddi, a’u per- 
llauoedd a’u gwiullanoedd, a’u tai.a’u siopan, a’u gweithfaoedd, a 
phob peth ag yr estyuant eu llaw ato i'w wneuthur. Bydded i'r 
ddaear roddi ei chynnyrch yn ddifesur i’th bobl, fel y byddo 
cyflawnder mewn ystor i’r holl rai a ddeuant yma, i ddysgu yn 
iíwyrach ffordd bywyd ac iachawdwriaeth, ac er cynnal y gweith- 
iau cyhoeddus. Caniata y fendith fawr hon i'tii bobl, fel na 
fyddont byth yn ddiog, neu yn anewyllysgar i ddegymu eu cya- 
nydd, er adeiladu dy deyrnas, a lledaeniad dy Efengyl ar y 
ddaear. Bendithia a ohadw dy bobl rhag pob dylanwad drwg, 
rhag pob harnu anamserol a gau, rhag pob meddwl a dywedyd 



UDGORN SEION. 


2M 

yn âdrwg, rhag pob gelynion tufewn a thu allan ; na chaífed eu 
gelynion allu drostynt, i lwyddo yn eu herbyn, neu i’w niweidio 
hwynt yn eu personau, teuluoedd, neu feddiannau. 

Bendithia dy weision y rhai a aethant i gasglu dy bobl yn 
Pottowattamie, a’u harwain hwynt i’r lle hwn; dyro iddynt 
ddoethineb a gallu i gyflawni eu cenadiaeth er dy ddwyfol gym- 
raeradwyaeth. Mewn modd neillduol y coffawn ger dy fron di, 

0 ein Tad, ara dy biant, ag a gynnygiant gerdded yn groes i’r 
frairie s y tymmor hwn gyda llaw-geirt, a wheel-banows , gan godi 
eu pebyll ar y ffordd, neu heb ddim oddigerth y nefoedd yn 
gauad-lèn. Bydd yn dra thrugarog wrth bawb felly, a mwyha 
eu ffydd ; dy allu di fyddo eu gallu hwynt, a bydded iddynt gael 
eu bywiocâu yn barhaus gan dy allu hoilalluog di, fel y byddo i 
bob a6gwrn, a gewyo, a gwythien, a phob rhan o’u cyrff, gael eu 
hadnewyddu, ddydd ar ol dydd, fel na phallo eu nerth. Bydded 
Pr fath allu gael ei roddi iddynt, fei nas gallo dim ond dy angylion 
fyned o’u blaen hwynt. Na fydded i un gelyn gael awdurdod 
arnynt, na dyfod iddynt un dygwyddiad. Darpara ymborth 
iddynt ar y ffordd, hyd y nod pe byddai raid cael manna o’r nef, 
megys ag y gwnaethost i’n tadau yn yr anialwch. Na fydded i 
afiechyd a marwolaeth awdurdod arnynt, eithr cyrhaedded pob 
enaid yn ddiangol yn ein plitli, i gyduno â ni mewn caniadau o 
fawl a diolchgarwch i Dduw am ei gymmwynasgarwch rnawr a’i 
drugaredd tuag atynt. 

Cyinraer drugaredd ar dy bobl, O Arglwydd, y rhai ydynt yn 
wasgaredig yn mhlith y cenedloedd, ac yn dymuno ymgasglu yn 
oJ dy air, eithr heb fodd ganddynt. Agor galonau y rhai sydd 
ganddynt, i gyfranu i’r rhai nad oes ganddynt, fel y gallo y 
cyfoethog a’r tlawd gyd-deithio, yn ol dy ewyllys di. A bydded i 
bawb sydd yn awr ar eu ffordd, neu a fyddo yn dyfod y tymmor 
hwn, pa un bynag ai ar dir, neu ddwfr, gyda cheffylau, neu 
fulod, neu ychain, neu wageni, neu gerbydau, neu ba foddion 
bynag, brofi o’th fendithion, fel y gwareder hwynt rhag pob drwg, 
ac y cyrhaeddont yn ddiangol, fel y llanwer dyffrynoedd ffrwyth- 
lawn y mynyddoedd â Saint y Goruchaf. 

Bendithia Lywodraethwr y Diriogaeth hon, ynghyd 4’ r Deddf- 
wyr, Barnwyr, Marshalls, Siryddion, a phawbmewn awdurdod yn 
mhlith dy bobl ; a bydded i ysbryd cariad, ufydd-dod, undeb, a 
thangnefedd fyned ar gynnydd. Na chaffed y cyfreithwyr allu 

1 gynhyrfu amryson ac amrafael, ac hawliau cyfreitbiol yn ein 
mysg, a bydded i ysbryd heddwcli a chymmod gael ei feithrin gan 
bawb mewn awdurdod. 

Bydded i’r Cynnrychiolydd o Utah, yn awr yn Senedd y 
genedl, gael ei wisgo ag ysbryd a gallu Duw Eüas, fel y dystawo 
dafodau dynion drygionus; bydded i holl elynion ein Duw gael 
eu cywilyddio ger ei fron; doethineb y nef fyddo yn eiddo iddo, 
i’w dywys a’i arwain yn mhob anhawsdra; na fydded iddo byth 
gael ei ddyrysu neu ei roi i ddystawrwydd neu ofn, eithr bydded 
íddo deimlo fod Duw gydag ef, ac y. bydd iddo ei ddwyn ymaith 



UDÔORN SEION. 


Ä» 

ýn orchfygwr pob gelyn. Bydded iddo sefyll yn fuddugoliaeíhns 
yn nghanol y genedl, yn wisgedig ag egwyddorion gwirionedd 
ac uniondeb tragywyddol; bydded ei rodiad beunyddiol yn 
esiampl i'r byd, a phawb y byddo yn ymgymdeîtbasu â hwynt, 
ac felly profi ei hun yn gyfaill Duw, ac yn ddyn yn ol dymuniad 
ei galon, yn dyfal geisio gwybod dy feddwl a’th ewyllys di, ac yn 
rhoddi gostyngedrg ufydd-dod iddynt. 

Yr ydym yn gweddro dros Lywydd yr Unol Daleithiau, dros 
benau taleithiau, dros aelodau y Senedd, a J r holl rai ag ydynt 
mewn awdurdod drosom. Bydded iddynt gael doethineb i ganfod 
arwyddion yr amserau, a gweinyddu mewn cyfiawnder yn eu 
gwahanol alwedigaetbau, yn eu sefyllfaoedd uchel a chyfrifol; 
boed iddynt garu trugaredd, ymddwyn yn gyfiawn, a cheisio 
gwybodaeth, doethineb, a barn oddiwrtho Ef yr hwn sydd â’i 
hawl i lywodraethu, a dyfod yn ddarostyngedig i’w addysgiadau 
santaidd Ef. O Dad Santaidd,na chaniatâ i un ysbryd drygionus 
i beri rhagfarn yn eu meddyliau yn ein herbyn ni, dy weision, 
neu dy bobl, neu achosi iddynt geisio ein niweidio ; eithr bydded 
i ddylanwadau daionus dy Ysbryd eu llywodraethu yn eu holl 
weithredoedd tuag at dy bobl, a thuag at dy holl bobl dros ba rai 
y llywyddant, neu dros ba rai y gwnant ddeddfau, fel y byddo i 
egwyddorion pur ein sefydliadau cenedlaetbol gael eu parhau yn 
dragywydd. 

Bendithia holl lywodraethau a llywodraethwyr y ddaear, y 
rhai a fendithiant dy bobl ac a amddiffynant dy weision; a 
dymchwela yr hoil orseddau, llywodraethau, tywysogaethau, aw- 
durdodau, arglwyddiaethau, a ymladdant yn erbyn dy achos a’th 
weision di ; fel yr agorer y ffordd er lledaeniad y gwirionedd 
tragywyddol, sef Efengyl iachawdwriaeth, i bob cenedl, llwyth, 
iaith, a phobl a breswyliant ar wyneb yr holl ddaear; ac fel y 
caffo dy weision fynedfa at yr onest ei galon yn mhob man. 

Caniatâ, O Arglwydd, i’th hen bobl gyfammodol gael ysbryd 
adnewyddol dyrâs, fel y parotoer hwynt i dderbyn eu hetifedd- 
iaeth addawedig, a chael eu casglu o blith pob cenedl, o’r lle y 
gwasgaraist hwynt, a bydded iddynt ddyfod yn addurnedig, yn ol 
cyffelybiaeth palas, a dyfod yn demlau addas er derbyniad a 
phreswyliad dy Ysbryd Glân. 

Cofia mewn trugaredd, O Arglwydd, dy hen bobl gyfammodol 
a breswyliant y tir hwn, sef had Joseph yr hwn a werthwyd i*r 
Aifft. Dyro i’th Saint ysbryd amynedd a dyoddefgarwch, fel y 
gweitbredont yn ddoeth, a chyfiawn yn eu holl ymdrin â hwynt, 
Bydd drugarog wrthynt, O ein Tad, yn eu sefyllfa anwybodus, 
isel, a thruenus, yr hon a roddaist arnynt yn dystiolaeth fyw o’th 
Jfarnedigaethau cyfiawn; etto cofia, yr ydyra yn deisyf, O eia 
Nefol Dad, eu bod yn hen bobl gyfammodol i ti, ac iddynt hwy 
y perthyna yr addewidion a wnaed i’w tadau ; ac yr ydym yr» 
gweddio arnat ti, am i’w profiad mynedol yn yfed o gwpan dy 
anfoddlonrwydd di fod yn ddigon, ac am i ti yn awr estyn allaa 
dy fraich er eu gwaredu o J r tywyllwch, yr ofergoeledd, a’r an- 



ÜDGORN SElOíf. 


2á* 

wybodaeth ag sydd yn teyrnasu yn eu heneidiau. Dyro iddynt 
freuddwydion, a gweledigaetbau, a dadguddiadau trwy yr Ysbryd» 
fel y gwelont eu sefyllfa isel, a’r bendithion sydd yn nghadw iddynt 
trwy ufydd dod eu tadau, fel y chwiliont ar ol dy weision, a der- 
byn eu dysgeidiaetb hwy, a dysgeidiaeth dy Ysbryd ; fel y gof- 
euer hwynt mewn egwyddorion, mewn athrawiaeth, ac mewn 
dyledswydd, a dysgu ffordd bywyd ac iachawdwriaeth, yr hon a 
adwaenai ac a garai eu tadau, eithr a gollasant trwy droseddiad ; 
fel y delont etto yn bobl wynion a dymunol yn mhlith y 
cenedloedd, a chael iachawdwriaeth yn y diwedd yn dy bresen- 
noldeb. 

Bendithia bob dyn, yn mhob man, ag sydd yn caru ac yn 
ufyddhau dy gyfreithiau, a bendithia a gwna ddaioni i’th bobl ; 
bydded i’w dyddiau gael eu hestyn a’u lliosogi ar y ddaear; 
mwyha eu llawenydd, a lliosoga eu hiliogaeth, fel y ffyno tang- 
nefedd, ac y taener cyfiawnder yn mhlith y cenedioedd. 

Yr ydym yn cyflwyno o’th flaen di, ein Nefol Dad, bawb ag 
ydynt wedi cael rhagorfraint dy Efengyl, y rhai ag ydynt wedi 
clywed addysgiadau dy weision, a theimlo a gweled eglurhad dy 
Y’sbryd, ac wedi troi ymaith oddiwrth dystiolaeth Iesu, ac erlid a 
mobio dy Saint, a lladd dy Brophwydi, ie, dy rai eneinniedig, ac 
a ddiystyrasant dy drugaredd a’th gariad, ac a heneiddiasant 
mewn anwiredd, ac a gyfnewidiasant dy ordinhadau, a wrthodas- 
ant dystiolaeth dy weision, ac a geisiasant eu dyfetha oddiar 
wyneb y ddaear, y rhai y mae dyddiau eu hedifeirwch a*u hiaeh- 
awdwriaeth wedi myned heibio, á’r rbai ydynt yn ddifeddwl o 
honot ti, ac a ymladdant yn erbyn dy achos a’th deyrnas, ac a 
dywalltasant waed gwirion. Yr ydym yn gweddio arnat ti, ein 
Tad yn y nefoedd, i’w hamddifadu o bob gallu i niweidio dy bobl ? 
fel y syrthiont yn y pyllau, ac y caffont eu cymmeryd yn y maglau 
a osodasant i’w cymmydogion ; fel yr elont yn ol ac nid yn 
mlaen, a syrthio a pheidio codi rawyach. Bydded i'r pläau a 
arfaetbaist, ddyfod arnynt, fel y trengont oddiar wyneb y ddaear, 
a’u cenedlaethau ar eu hol, fel y dilëer eu henwau o hyny allan, 
fel y byddo i hiliogaeth y cyfiawn lenwi y ddaear. 

Ac yn awr, ein Tad Nefol, yr ydym yn deisyf arnat i wrandaw 
ar lais ein hymbiliau, a rhoddi i ni atebiad tangnefeddus. At- 
tolwg, derbyn ein cyflwyniad o’r tỳ hwn, o’n hunain, o’n gwrag- 
edd, o’n plant, o’n tai, o’n da a’n defaid, ac o’r hyn oll a feddwn, 
i ti, ac i’th achos yn dragywydd. 

Gan ddeisyf y tywalltir dy Ysbryd daionus arnom ni, dy bobl, 
tra y byddom yn aros gyda’n gilydd yn y Gymmanfa hon ; yr 
hyfferddi ni yn mhob peth perthynol iddi, fel y galluoger ni i 
gyflawni dy ewyllys gyfiawn yn mhob peth, a chynnyddu mewa 
perffeithrwydd trwy ddawn dy Ysbryd, fel yn y diwedd y go r- 
phwysom yn dy bresennoldeb gyda’r holl rai santeiddiedig ; a 
nyni a roddwn bob mawl, gogoniant, ac anrhydedd i Dduw s ac i’ir 
Oen, yn oes oesoedd, Amen. 



254 


UDGORN SEION. 


Yna y Llywydd Young a ddarllenodd yr hymn,“The raom- 
iog breaks, the shadows flee,” yr hon a ganwyd gan y côr, gan 
derfynu a c “ Hosanna in the highest,” megys cyd-gerdd o engyl 
nefolaidd. 

Hyran ag a gafadd ei chyfansoddi gan W. W. Phelps, a gan- 
wyd gan John Kay, mewn cysylltiad ag ofler cerdd. 

Y Llywydd Young a anerchodd y gynnulleidfa mewn araeth 
dra bywiog, ar ol yr hyn y canodd y côr, “ Ere long the mount 
of God in latter days shall rise.” 

Terfynwyd trwy weddi gan y Patriarch John Sraith. 

Am ddau, yn y prydnawu, agorwyd y Gymmanfa yn y dull 
arferol trwy ganu a gweddio. 

Yr Henuriad Orson Pratt a anercbodd yr Henuriaid ynghylch 
y cyfrifoldeb ag sydd yn gorphwys arnynt i ymbarotoi gyferbyn 
â boreu yr adgyfodiad, a chyferbyn â gogoniant nefol,gan gyf- 
eirio at waith Duw yn Lloegr, Denmart, &c. Efe a ganlynwyd 
gan yr Henuriad Orson Spencer, yr hwn a deimlai i orfoleddu 
yn yr hanesion rhagorol a gyflwynwyd y prydnawn hwn, y rhai 
a wyddai eu bod yn wir. Yr un peth fuasai Pr byd geisio attal 
pelydrau goleuni ag attal gallu y gwirionedd. 

Canodd y côr, “ Before Jehovah’s awful throne.” 

Terfynwyd trwy weddi gan y I.lywydd H. C. Kimball. 

Gohirwyd hyd y 7fed o Ebrill, am 10 y boreu. 

Am 6, yn yr hwyr, ymgynnullodd y Degau-a-thrugain i dder- 
byn addysgiadau gan y Llywydd Joseph Young, ac i gymmeryd 
dan ystyriaeth barhad adeiladiad Neuadd Celfyddyd y Degau-a- 
thrugain. 

Dydd Mercher , Ebrill 7. — Pan agorwyd drysau y Tabernacl 
am naw yn y boreu, y bobl a ruthrasant i mewn megys pe buasai 
llif-ddorau resewoir wedi rhoi ftordd, ac mewn ycbydig iawn o 
fynydau yr oedd yr holl eisteddleoedd wedi eu llenwi, gan gyra- 
maint awydd y Saint i wrandaw addysgiadau gweision Duw. 
Darfu i’r wytli dor-geidwad ymdrechu eu goreu i drefnu y dyrfa 
/awr o eneidiau awyddus, fel ag i gael lle i bawb, eithr yr oedd 
vn anmhosibl; yr oedd yr holl rodfeydd yn orlawn o ddynion 
yn sefyll, ac nis gallai llaweroedd ddyfod i raewn oll. Bywiog- 
wyd v gyunulleidfa gan amrywiol ddarnau o beroriaeth, hyd nes 
y cyrhaeddodd y Lly wyddiaeth, pan y galwyd y gynnulleidfa 1 
4xefu gan y Llywydd KimbaJl. 



ÜDGORW SEION. 


355 


Canodd y cor, “Onco more, my soul, íhe rÌ6Îng day,” &c. 
Gweddiwyd gan yr Henuriad H. G. Sherwood. Canodd y côr, 
“ Lift up your heads, ye scattered Saints. ,) 

Yna y Llywydd Young a ddywedodd mai y gwaith cyntaf 
fyddai cytìwyniad holl Awdurdodau yr Eglwys. 

Yna Brigham Young a gyflwynwyd fel Llywydd Eglwys Iesu 
Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf; hefyd fel ein Prophwyd, 
Gweledydd, a Dadguddiwr, a’n Harweinydd yn Israel; hefyd, 
Heber C. Kimball, a Willard Richards, fel ei Gynghorwyr, ac fel 
Apostalion lesu Grist. Cynnaliwyd hwynt oll yn unfrydol. 

John Smith a gynnaìiwyd fel Patriarch Llywyddol i Eglwys 
Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Orson Hyde a gynnaliwyd fel Llywydd, a P. P. Pratt, Orson 
Pratt, Wilford Woodruff, John Taylor, George A. Smith, Amasa 
Lyman, Ezra T. Benson, Charles C. Rich, Lorenzo Snow, Eras- 
tus Snow, a Franklin D. Ricbards, fel aelodau o Gorwm y Deuddeg 
Apostol i’r holl fyd, 

John Young a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm yr Archoffeir- 
iaid; hefyd, Reynolds Cahoon,a George B. Wallace, feToi Gyng- 
horwyr. 

Joseph Young a gynnäliwyd fel Prîf Lywydd holl Gorwmau y 
Degau a-thrugain ; a Levi W. Hancock, Henry Herriman, Zera 
Pulsipher, Albert P. Rockwood, a Jedediah M. Grant, fel ei 
Lywyddion Cynnorthwyol. Gan fod Benjamin L. Clapp wedi 
dangos llawer o deimladau ag ydynt yn wrthwynebol i'r gwirion- 
edd, a chan ei fod wedi aros yn y tir tu ol am heth amser, 
gadawyd ef allan o’i le am yr amser presennol, hyd ues y cyfadd- 
efo yn ostyngedig ei ffoliueb gerbrun y Gymmanfa; a danfonwyd 
llythyr ato i ymddangos mewn canlyniad. 

John Nebeker a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm yr Henuriaid ; 
hefyd James H. Smith, ac Aaron Seeva, fel ei Gynghorwyr. 

Edward Hunter a gynnaliwyd fel Esgob Llywyddol yr 
Eglwys; hefyd, Nathaniel H. Felt, John Banks, ac Alfred 
Cordon, fel Esgobion Llywyddoî, Teithiol, a Chynnortbwyol, yn 
mhlith y bobl. 

Lewis Wight a gynnaliwyd fel Llywydd Gorwm yr Offeiriaid; 
hefyd, John Groves, a George Deckstader, fel ei Gynghorwyr. 

Mc.Gee Harris a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm y Dysgawd. 
wyr; hefyd, John Yance, a Reuben Perkins, fel ei Gynghorwyr. 



256 ÜDGORN SBION. 

Return R. Hill a gynnaliwyd fel Llywydd Corwm y Diacon- 
iaid ; hefyd, Andrew Burt, ac Oswell Barlow, fel ei Gycghorwyr. 

Brigham Young a gynnaliwyd fel yr Ymddiriedolwr mewn 
gofal dros Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ac 
Edward Hunter fel Ymddiriedolwr Cynnorthwyol. 

Willard Richards a gynnaliwyd fel yr Hanesydd a’r Ysgrifen- 
ydd Eglwysig Cyffredinol. 

Daniel H. Wells a gynnaliwyd fel Arolygydd y Gweithiau 
Cyhoeddus. 

Brigham Young a gynnaliwyd fel Llywydd y Cwmpeini 
Ymfudol Parhaus i gasglu y tlodion ; hefyd, Heber C. Kimball, 
Willard Richards, Wilford Woodruff, Orson Hyde, G. A. Smitb, 
Ezra T. Benson, Jedediah M. Grant, Daniel H. Wells, Willard 
Snow, Edward Hunter, Daniel Spencer, Thomas Bulloch, John 
Brown, Wiìliam Crosby, Amasa Lyman, Charles C. Ricb, 
Lorenzo D, Young, Parley P. Pratt, Orson Pratt, a Frank- 
lin D. Richards, a gynnaliwyd fel Cynnorthwywyr i’r Llywydd 
Young. 

Daniel Spencer a gynnaliwyd fel Llywydd yr Estynfa hon o 
Seion ; hefyd, David Fullmer, a Willard Snow, fel ei Gynghorwyr. 

Henry G. Sherwood a gynnaliwyd fel Llywydd, ac Eleazar 
Miller, John Kempton, Heman Hyde, William W. Major, Levi 
Jackman, Ira Eldridge, John Vance, Edwin D. W r oolley, John 
Parry, Winslow Farr, a William Snow, fel aelodau o’r Uchel 
Gynghor. 

Y Llywydd Young a sylwodd mai h«n oedd y neuadd oreu ar 
un llawr a welodd efe yn ei fywyd, gan fod 2500 o bersonau yn 
bresennol y boreu hwn, a gall pob un weled gwyneb y llefarwr. 
Parbaodd y lilywydd Young i anerch y gynnulleidfa, a dilynwyd 
ef gan G. A. Smith, a W. W. Phelps. 

Canwyd, a therfynwyd trwy weddi gan y Llywydd Young. 

Am ddau, yn y prydnawn, agorwyd fel arferol. Y Llywydd 
Young a osododd gerbron y gymmanfa y swm o Ddegwm a 
dderbyniwyd, a’r draul, yr hyn wedi hyny a ddarllenwyd gan 
William Clayton. 

Treuliodd y Llywydd Young y gweddill o’r prydnawn. 

Canwyd, a therfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad H. Her- 
riman. 

•• 

Am 6, yn yr hwyr, yr oedd y tý yn orlawn o swyddogion yr 


UDGORN SEION. 857 

Eglwys.pan yr anerchwyd yr Henuriaid gan yr Henuriad G. A. 
Smith, Z. Pulsipher, a’r Llywydd Young. 

Dyddlau, Ebrill 8. — Agorwyd y Gymmanfa yn y dull arferol, 
am naw yn y boreu, pan yr adeiiadwyd y Saint â darlith ar 
Addysg, gan Orson Spencer, Canghellydd Prif-Athrofa Deseret, 
yr hwn a ddilynwyd gan Z. Snow, a W. W. Phelps. Llefarodd V 
Llywydd Young trwy ystod y gweddill o’r gwasanaeth boreuol, 
yr hyn a gyhoeddir etto yn gyflawn. 

Gohiriwyd am un awr. 

Yna agorwyd y Gymmanfa drachefn, pan y canwyd cân o 
waith Miss Eliza R. Snow (sef “ The Son of God will come"), 
gan John Kay. 

Y Llywydd H. C. Kimball a ddadleuodd ar ran y Saint ag 
oedd yn dyfod dros y gwastad-diroedd efo a iheel barrows a llaw- 
geirt, pan y cynnygiodd 93 o bersonau fyned allan â’u wageni i 
gario lluniaeth a’u cynnorthwyo ar y ffordd. 

Y Llywydd Young a’i dilynodd ef ar yr un pwnc; yna y per- 
sonau a gynnygiasant eu hunain i iyned. a bleidiasant i roddi eu 
gwasanaeth yn rhad. 

Penderfynwyd fod Thomas Margetts ac Alfred Smith i fyned ar 
genadiaeth i Italy ; William FotherÌDgham i Calcutta, a John C. 
Armstrong, Edward Bunher, David B. Dille, Samuel Glasgow, 
T. B. Brodericlc, John Dalling, a George Fenn, i fyned ar gen- 
adiaethau tramor. 

CaDodd y côr, “ The Prodigal Son." Gohiriwyd hyd Ebrill 9, 
am naw y boreu. 

Am bedwar o’r prydnawn, ymgynnullodd y Degau a- thrugain, 
a threfnwyd hwynt i eistedd yn gorwmau. Cafodd amryw bersonau 
eu hesgymuno, a dymunai trugain a saith eu hordeinio, y rhai a 
gymmeradwywyd yn eu cais. 

Pregethwyd gan Joseph YouDg, Wilford Woodruff, G. A. 
Smitb, ac ereill, hyd hanner awr wedi naw yn yr hwyr. 

( /’w orphen yn y nesaj.) 


ANERCHIAD Y LLYWYDD WILLTAM S. PHILLIP3 
AT Y SAINT YN NGHYMRU. 

Anwtl Frodyr a Chwiortdd, — N i chefais yr anrhydedd i’ch 
anereh er ys amset bellach trwy gyfrwng yr Udoorn, o herwyd 



ITDGORN SEION. 


Sô8 

íod cymmaint o Éplstolau rhagorol yn ei lanw, y rhai a gytì» 
nwysent newyddion daionus o Seion. Yr wyf yn teimlo yn 
ddiolohgar i gael y cyfleusdra hwn o roddi gair o gynghor i’r 
Saint o dan fy llywyddiaeth. Yr wyf wedi bod yn yraweled â’r 
rhau fwyaf o’r Cynnadleddau yn y Deheudir, ac yr wyf yn 
tystioleethu gyda llawenydd, na welais y Saint erioed o’r blaen 
mewn sefyllfa mor dda ag y maent yn bresennol ; ac y mae yr 
Eglwysi yn Ngbyinru wedi ymaflyd yn Nheyrnas Dduw mewn 
ífydd, â’u holl galon, â’u lioll enaid, ac â’u holl nerth, yr hyn 
sydd yn creu llawenydd mawr iawn i rai weled yr holl Gorff' yn 
gweithio, fel pe byddai’r dydd dl'wg wrth îaw ; ac y maent oll fel 
y morgrugyn yn casglu yr haf erbyn y gauaf, tra mae boll 
grefyddau yr oes yn gwaeddî, “ Heddwch, heddwch; tangnefedd, 
tangncfedd,” gan adeiladu, planu, &c., ac ymdrechu sathru 
gweision Duw dan eu traed : Och ! y mae dydd ofnadwy yn aros 
y rhai annuwiol ac holl weithredwyr anwiredd ! Gwae, gwae, 
gwae angliredinwyr Cymru ! pa rai sydd wedi gwrthod pro- 
phwydi sydd wedi eu geni yn eu plith ; hwy a gânt ddyoddef am 
hyn yn y blynyddau nesaf. Ond awn yn mlaen, gan adaei 
rhwng Duw â’r anghredinwyr, gan gydnabod mai ein galwedig- 
aeth ni yw gwaredu’r Saint o’u plith, i’r wlad yr hon a guddiodd 
Duw â dwfr hyd y dyddiau diweddaf hyn, fel nas gallasai yr 
athroniaid roddi un hyshysiad yn ei chylch. A diolched yr holl 
Saint am ei ddaioni a’i ddarpariadau ar eu cyfer, ei fod wedi cadw 
mynyddoedd Ephraim yu guddiedig rhag y cenedloedd ; ac i fod 
plant Ephraim yn cael eu casglu yn awr tua thref, o fysg pob 
cenedl, ac i lawenhau yn ngwlad eu tadau, yr hon sydd wedi ei 
rhoddi iddynt hwy ac i’w plant yn etifeddiaeth hyth ac yn dra> 
gywydd. Ac yn awr, yr ydym yn bloeddio trwy yr Udgorn, 
Efowch tua thref, íe, Saint, ffowcb, canys nid yw ein cartref yma ; 
lle ydyw hwn lle mae Offeiriadaeth Duw yn cael ei dirmygu. 
Bydded i’r rhai hyny sydd yn feddiannol ar gyfoetli ffoi ; 'ie, a 
phob un sydd yn feddiannol ar ddeg punt, ffowch, Y tlodion, 
darparwch; hyddwch barod, canys yn yr awr na thyhioch y 
gelwir am danoch. Nis gallwn ateb etto pwy rai o honoch a gaiff 
ymfudoy tro nesaf ; ond byddwch barod fel pe byddech ollyn cael 
myned, ni fydd y diweddaf ond ychydig flynyddau. Y 7 r ydym 
yndymuno ar i’r holl Lywyddion a’r holl Saint ymdrechu o blaid 
y Drysorfa Ymfudol Barhaus, ac i’r Ysbryd ag sydd yma yn 



ÜDGORN SEXON> 


ÍÔ9 

bresetlnoî, ac ytl y llythyr bwn, fod yn feddiannol gan yr holl 
Saiut trwy y wlad. Apwyntiwcli ddynion da yn mhob Cangen 
1 gasglu bob wythnos at y Drysorfa Ymfudol Barbaus; yr ydym 
yn bwriadu cael cannoedd o bunnau i mewn bob chwarter 
blwyddyn o Gymru, yn lle o gwmpas deg punt ar hugain, fel ag 
oedd yn dyfod o’r hlaen. Yr ydym yn cynghori y brodyr hyny 
ag sydd ganddynt arian,i’w taflu i’r Drysorfa hon er casglu y 
tlodion tua thref. Y mae llawer o rai cyfoethog yn bwriadu 
taflu i’r Drysorfa hon pan y byddant yn cychwyn i Seion. 
Ond sylwch,y mae arnom ni eisieu iddyntdaflu yn awr; bydd 
yn rhy ddiweddar y pryd hyny, oblegid y mae arnom eisieu cael 
y tlodion i fyned yr un pryd â hwythau i Seion. 

Yr wyf yn awr yn bwriadu ymweled â siroedd y Gogledd; ac 
yr wyf yn dymuno rhan yn ngweddiau y Saint, er agor calonau 
cauedig trwy y wlad. A c yr wyf yn gweddio ar Dduw, y Tad 
tragywyddol, i fenditbio yr Eglwys trwy y dywysogaeth hon, yn 
enw Iesu Grist. Amen. 

WlLLlAM S. PHILLIPS* 

14, Castle St., Mertbyr, Aw9t I, 185*Z. 


LLYTHYR AT Y LLYWYDDION W. S. PHILLIPS A 
JOHN DAYlS. 

Pottowatamie , Meh . 22, 1852. 

Anwyl Frodyr Phillips a Dayis, — Achubaf y cyfleusdra 
presennol i ysgrifenu atoch o Pottowatamie. Y mae y Gangen 
Gymreig wedi dechreu ei tbaith tua Dyffryn y Llyn Halen 
F«wr, a’r rhai o’r Saeson a’r French yu y cwmni. Y mae hanner 
cant o Wîigeni yn gwneuthur i fyny y gwersyll, ac yn cael eu 
rhauu yn bump dosparth, sef 10 pedrolfen yn mhob dosparth, a 
chaptain ar hob 10 pedrolfeu ; hefyd, captain dros yr holl wersyll : 
enwaf y rhai a adwaenwch,— Capt. D. Evans, Llanelli, y cyntaf ; 
John Rees, gôf, gynt o gerllaw Pont Haiarn, Merthyr-Tydfil, yn 
ail ; H. Evans, hen lywydd Gorllewin Morganwg, yn drydydd, 
Coward, yn bedwerydd ; y pummed, nid adwaenwch ef, Y mae 
William Beddoe, Brickman y gynt o Bendaren, yn gofnodydd y 
gwersyll, ac Ahel EA-ans yn gaptain y (Juards , a’r ysgrifenydd yn 
was i’r holl wersyll. Yr ydwyf wedi ysgrifeni tri o lythyron, 
ac yn ol yr hyn a glywais gan y Brawd Evans, nid ydynt wedi 
cyrhaedd pen eu taith. 

Mae y Saint oll mewn iechyd da, pob un a’i d\' canvas mor 
wyned â’r eira; a hyddai yn dda genym pe hai ein brodyr a’» 



ÜÖGORN SEION* 


260 

c-bwiorydd, llawer ag a adwaenwn, yn ne9 atom i gael gweled 
gwirionedd y gair sydd fel hyn : — “ Gwlad yn llifo o laeth,” &c. 
Y mae llawer o laeth yn ein gwersyll yn cael ei daflu allan mor 
ddisylw ag y teflir dwfr, yr hwn y bydd tri neu bedwar o’r 
colliers yn Mertbyr wedi ymolch ynddo, o herwydd fod genym 
fwy nag a allwn wneyd defnydd o hono,na neb a’i anghen yn agos 
atom. 

MaeRachel Rowlands, Hirwaen, yn gwella yn dda; y mae hi a 
dwy ferch William yn y gwersyll ar eu taith i’r Dyffryn, ynghyd 
â Thomas Morris ac Ann fy chwaer; dioleh i chwi am eu hanfon 
drosodd. Terfynaf yn awr, cewch ychwaneg o’n hanea ar ol 
croesi yr afon. 

Ydwyf mewn brys, 

WlLLIAM MORGAN. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Darlün y Llywydd W. S. Phillips. — Mae yn dda genym 
ì allu hysbysu fod Darlun y Llywydd Phillips yn barod. Mae 
wedi ei gerfio ar dduv, ac nid ar gareg, fel yn gyffredin. Meddyl- 
iwn ei fod yn liarddacb nag un darlun a welsom yn mhlith y 
Saint, ac yn rhagori mewn tebygolrwydd. Pris y darluniau 
goreu yw Is. 6c. yr un ; eithr fe werthir y lleill, pan ddelont yn 
barod, ara ls. yr un. Yn awr yw yr amser i gael y rhai goreu, 
cyn y caffont oll eu gwerthu ; canys meddyliwn y bydd pawb yn 
awyddus am ddarlun o’u Llywydd. 

Ni ddylai ffyliaid bytli gael gweled gwaith wedi ei hanner orphen. 

Symüdwch hen goeden, a hi a wywa. 

Megys y gellir gweled goleu-ddydd trwy y tyllau lleiaf, felly 
hefyd y mae^r pethau mwyaf dibwys yn dangos cymmeriad dyn. 

Gysgwch heb swper, a deffrowch heb fod mewn dyled. 

O’r holl rinweddau, Zeno a ddewisai ddystawrwydd, canys 
trwy hyny efe a ganfyddai anwybodaeth ereill, ac a guddiai yr 
eiddo ei hunan. 

Mae digon o gyfeillion pan fyddo y pwrs yn llawn. 


Taliadaü o Gor. 22 hyd Awst 4. — Llanelli, £8 15s ; Gor- 
llewin Morgauwg, £3; Caerfyrddin, £i 17s 6c; Pontypridd, 
14s ; Dowlais, 14s 6c; Hirwaen, lOs 9c ; Georgetown, £1 2s 9c; 
Merthyr, £1 6s ; Pendaren, 17s ; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c. — Cyfan- 
swm, £19 Os 8c. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dciüis, Printer, Jolm's Street , Georgetown , Merlhyr. 


J. DAVIS, ARGRAFFYDD , CEOBGETOWN, MERTHYR 



UDGORN SEION, 

NEU 

e#ci cn n ^aútt. 


Rhif. 17.] AWST 21, 1852. [Cyf. IV. 


SYLL-DREM AR YR EGLWYS. 

Wele am ennyd hamJdem i daflu byr olwg ar hynt Eglwys y 
Goruchaf. O, fel y mae wedi ymledu ar wyneb y ddaear, ac fel 
y mae’r sôn am dani yn treiddio i glustiau pob cenedl. Ychydig 
yn ol nid oedd amgen nâ hedyn mwstardd, eithr yn bresennol y 
mae yn bren mawr, a’i frigau yn ymsaethu ar led-led y byd. 
Draw yn Nyffryn y Mynyddoedd, ei foncyff mawr a welir yn 
blanedig mewn tir da a ffrwythlawn, a’i gangenau a estynant eu 
ffrwythau melysber yn mblith braidd pob cenedl dan y nef. O 
fel y mae’r Efengyl wedi myned rhagddi, ac fel y mae’r gwir- 
ionedd wedi ffynu. Diau mai dyma fyr-waith yr Arglwydd ; 
oblegid pe le y ceir ei gyffelyb ? Os edrychwn ar efengylau 
dynion, y maent yn ddiffygiol o adenydd, ac ni fedrant ehedeg: 
eu trigfan sydd yn barhaus yn Mabilon, lle y derbyniant o 
ogoniant y byd, yr hwn a ddiflana megys niwl. Eithr y mae 
Efengyl y Nefoedd ar ei chynnydd, ac yn buan gasglu etholedig- 
ion Duw i Seion, i fynwes yr Eglwys. Preswylfa yr Eglwys 
sydd rhwng y mynyddoedd, lle y bydd diogelwch i etifeddion yr 
Arglwydd, pan ysgubir trigolion Babilon â dinystr oddiwrth 
Dduw. Diwyd y gwelir cenadon Seion ar wasgar y ddaear; 
taer yw eu rhybyddion, a groesawus eu gwalioddiadau. Ni ddiff- 
ygiant yn gwneuthur daioni : am y pur o galon y chwiliant 

-oaegys am aur coeth; a’r tlodion a gludmt i Seion yn flaen- 

17 



562 


UDGORN SEION. 


ffrwylh i'r Arglwydd, er addurno ei breswylfod. Beth yw y «ón 
a glywir? Elholedigion yr Arglwydd ydynt yn ymgasgln o blith 
yr holl genedloedd, ac yn gweithio en ffordd i ddyffryDoedd 
Ephraim, i drigo yn nghanol Seion. Cyflym iawn yr nfydd- 
heir i'r alwad, “Deuwch;” rhai o bob llwyth, iaith, pobl, a 
chenedl, a orfoleddant wrth sŵn y gair, ac a frysiant i'r ym- 
gasgliad. Y diwedd a nesâodd, a dyfodiad yr Arglwydd sydd 
wrth y drws. Yn sydyn y delir y rhai annuwiol; yn nghanol eu 
hawddfyd y daw eu dinystr. Ymwelir â hwy â phlaau i’w caledu, 
ac â rhyfeloèdd i’w gwneyd yn ddiarswyd; ac nis cymmerant 
rybydd gan arwyddion yr amserau. Eilhr Mab y Dyn, yn ei 
ddyfodiad, a’u darostynga i eithafîon trueni a gwae, ac a’u gwna 
i deimlo ei lidiawgrwydd digyffelyb, pan yn ymddial gwaed ei 
Saint. Y bryniau a’r mynyddoedd a neidiant, eithr niscuddiant 
nn o'reuogion o wyddfod yr Oen. Gwae y rhai nad adwaenant 
Dduw, a’r rhai ni ufyddhant i Efengyl ein Harglwydd. 0 ynte, 
chwi genedloedd y ddaear, ffowch am nodded i Eglwys Dduw ; 
ymofynwch am ddadguddiad, ac na ehysgwch nes ei gael. Mae 
yr Eglwys ar ymadael o’ch cyífîniau, a myned oll i’w gwlad ei 
hun. Mae pysgotwyr ac helwyr Duw yn cyflymu eu gwaith, a 
Seion yn ymnerthu yn feunyddiol. Brysio ei waith a wna yr 
Arglwydd, a mynu ei ewyllys ar y ddaear fel yn y nefoedd. Ei 
deyrnasiad ar fyrder a leinw y ddaear, a’i bobl a etifeddant eu 
rhan; ac ar ei freniniaeth Ef a hwythau ni fydd diwedd. O, 
Arglwydd, tyred ar frys. Amen. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL 

Eglwys Iesu Grisl o Saint y Dyddiau Diwedda f, a gynnaìiwyd yn y 
Tabernacl Newydd, Dinas y Llyn Halen Fawr, Ebrill 6 , 1852, 
am ddeg o’r boreu, y Llywydd Brigham Young yn Bywyddu. 

[Parhad o dud. 257.] 

Dydd Gwener, Ebrill 9. — Agorwyd y Gymmanf» yn y dull 
arferol, pan y llefarodd Phineas H. Young ynghylch y gwahanol 
wegriniadau yn yr Eglwys hon. 

Y Llywydd Brigham Young a anerchodd y Saint ynghyleb ett 


ÜDGORN SEION#' 


26* 

oynnyBgaetbìadau, ac a roddodd allan ddadguddiad ar ol dad- 
guddiad ar y pwnc. Yr oedd y dylanwad mwyaf nefolaidd yn 
ffyno. Kfe a ddiweddodd trwy waeddi, Haleliwia, Molwch yr 
yr Arglwydd. 

Yr Henuriaid John Banks a John Young hefyd a anerchasant 
y Saint. 

Canodd y côr, “ The Spirit of God like a fire is burning.” 

Fe lefarodd y chwaer Bybee mewn tafodau, pan yr bysbysodd 
y Llywydd Young ei bod yn dafodiaith briodol, ac y gofynodd, pa 
beth a wnelai y cenedloedd pe buasent yma; a dywedodd, pe 
byddai iddo ef roddi ffordd i’r brodyr a’r chwiorydd, buasai dydd 
y Pentecost yn y cysgod mewn cymhariaeth i’r dydd bwn. 

Gohiriwyd am un awr 

Am hanner awr wedi un, agorwyd y gymmanfa fel arferol, pan 
y darfn i’r Patriarch Isaac Äloriey, yr Henuriaid H. G. Sher- 
wood, William Hyde, a’r Llywydd Kimball, anerch y gynnull- 
eidfa. 

Canodd y côr hymn ; a gweddiwyd gan y Llywydd W. Ri- 
chards. 

Gobiriwyd hyd naw o’r gloch, dranoeth. 

Yr Henuriaid a’r brodyr a ymgynnullasant yn y Tabernacl, yr 
hwn oedd wedi ei orlenwi yn hollol. Ar ol y seremoniau rhag- 
arweiniol arferol, y Llywydd Young a bregethodd amryw bregetb- 
au ar wabanol bynciau, ac yr oedd yr Ysbryd Glan yn gorpbwys 
arno yn bwerus iawn, tra y dadguddiai efe rai o betbau gwerth- 
fawr y deymas. 

Canwyd hymn gan y côr. Gweddiwyd gan yr Henuriad 
Sherwood. 

Ebrill 10. — Dechreuodd y brodyr ymgynnull y tu allan i'r 
Tabemacl am saith o’r gloch yn y boreu, gan gymmaint oedd 
eu bawydd i glywed addysgiadau yr Arglwydd. Pan agorwyd y 
drws am naw, llanwyd y tỳ mewn ycbydig o fynydau. 

Agorwyd y gymmanfa fel arferol, pan y darfu i’r Llywydd 
Hober C. Kimball, a Joseph Young, addysgu y Saint mewn 
amryw egwyddorion mawrion a gwerthfawr, a dilynwyd hwynt 
gan y Proffeswr Albert Carrington, mewn araeth ragorol, ar y 
pwnc o feddyginiaeth, a’r gwabanol gymdeithasau meddyginiaeth, 
a'u dysgeidiaeth, a’r opiniynau gwrthwynebol ar athroniaeth 
clefyd, a meddyginiaetb, . 



264 


UDGORN SLIOIff* 


Dygodd y Llywydd Young dystiolaeth o wirionedd y sylwaá- 
au, a dychwelodd ddiolchgarwch ar ran y gynnulleidfa. 

Gweddiwyd gan y Patriarch John Smith. Gohiriwyd byd 
ddau o’r gloch. 

Am hanner awr wedi un, yr oedd y tỳ yn orlawn, ac agorwyd y 
Gyramanfa, pan y darfu i’r Henuriaid D. H. Wells, William 
J. Appleby, G. D. Watt, Williara Ciayton, a’r Llywydd Kimball, 
dreulio y prydnawn, wrth ymdrin ag amryw faterion dyddorawl. 

John Kay a ganodd “ The Seer.’’ Mawlgan gan y côr; a 
gweddiwyd gan y Patriarch Isaac Morley. 

Am chwech yn yr hwyr, yr oedd yr Henuriaid yn Israel yn 
ymgynnulledig drachefn yn y Tabernacl, a gwrandawsant 
anerchiadau gan G. A. Smith, S. M, Blair, Richard Cook, 
Edward Hnnter, a David Fullmer. Ymgyfammododd y Saint i 
beidio cael un hawl gyfreithiol rhyngddynt â’u gilydd rawy. 

Gweddiwyd gan David Fullmer. Gollyngwyd y gynnulleidfa 
am naw. 

Dydd Sul, Ebrill 11. — Am naw yn y horeu, galwyd y Gym- 
manfa i drefn gan yr Heuuriad G. A. Smith, ac a agorwyd trwy 
ganu. Gweddiwyd gan yr Henuriad W. Weodruff. 

Pregethodd y Llywydd Iíimball wrth y Saint ynghylch ym- 
ddwyn tuag at eu gilydd megys yr ewyllysient i ereill ymddwyn 
tuag atynt hwy, gan eu hannog i beidio yspeilio y meirw. Yna 
efe a osododd gerbron acbos yr Esgob Hunter, yr hwn nid oedd 
wedi ei ordeinio i’w swydd o Esgob Llywyddol, ac yn ganlynol 
efe a ordeiniwyd dan ddwylaw y Llywyddion Kimball aRichaTds. 
Yna yr Esgob Hunter a osododd gerbron Brigham Young a 
Heber C. Iiimball, fel ei Gynghorwyr, y rhai a gymmeradwywyd 
yn unfrydol gan y Gymmaufa yn y swydd hono. 

Yna y Llywydd Kimball a gyflwynodd Truman O. Angel, i 
barhau fel Pen-saer y Gweithiau Cyhoeddus dros yr Eglwys, ac 
yn ganlynol efe a gymmeradwywyd. Efe a rybyddiodd y buasai 
rhoddiad cynnysgaethiadau i’r Saint yn cael ei obirio byd ddych- 
weliad y Llywydd Young yn ol o’i fwriadol daith ymcüwiliadol 
i’r deau. 

Yna Seth Taft, David Pettegrew, Abraham Hoagland, David 
Fullmer, a Daniel Spencer, a bleidleisiwyd i Janw y swydd o 
Esgobion Llywyddol Teithiol a Cbynnorthwyol yn nyffrynoedd y 
mynyddoedd. • 



UDGORN SEION. 


26Ó 


Hysbysodd y Llywydd W. Richards i’r gynnulleidfa, y bwried- 
ìd, ar ol cyfranogi o’r Sacramentyn y prydoawn, alw am gasgliad 
o arian, i wneuthur dysgl er gwasanaeth sacramentaidd yn y 
Tabernacl; ac efe addymunodd ar y brodyr i ddwyn eu hanifeii- 
iaid i mewn, fel y gallai dyledion yr Eglwys gael eu talu yr 
wythnos ddyfodol. 

Canwyd gan y côr. Gweddiwyd gan y Llywydd Joseph Young. 

Ara hanner awr wedi un, galwyd y Gymmanfa i drefn gan y 
Llywydd Young, ac a agorwyd fel arferol. 

Yna y Llywyddion Young, Eimball, à Richards, a’r Esgob 
Hunter, a aethant i weinyddu y Sacrament, gan gael eu cyunor- 
thwyo gan y gwahanol Esgobion, yn ystod pa amser llawer o 
bersonau a ddygasant dystiolaeth o’r gwirionedd — gan lefaru 
mewn tafodau a phrophwydo; ar ol hyny, gwnaed y casgliadj 
pan y cafwyd 149 o ddolars yn arian bathol, heblaw amryw bwysi 
o watch casesj liwyau, modrwyau, ac addurniadau ereill o 
arian. 

Yna y Llywydd Young a roddodd rybydd y cynnaliwn gyfar- 
fodydd cysson o hyn allan bob Sabboth, am 10 yn y boreu, a 2 
yn y prydnawn, ac yn yr hw’yr y buasai i amrywiol Gorwmau yr 
Offeiriadaeth ymgynnull i dderbyn addysgiadau. Bob dydd Iau, 
am 2 yn y prydnawn, y buasai i’r brodyr a’r chwiorydd ymgyn- 
null i weddio; ac ar y dydd Iau cyntaf yn mhob mis, am 10 yn 
y boreu, i’r dyben o weddio ac ymprydio, gan alw ar y Saint i 
gadw y dydd bwnw. Yna efe a hysbysodd i’r Saint fod yr eis- 
teddleoedd dyrchafedig ar ochr ddeau ac aswy y safle, wedi eu 
neillduo i’r Eegobion byny a fyddo yn gweini y Sacrament, dros 
y dydd y byddant yn gweinidogaethu. Hwy a welsant y dydd 
hwn esiarapl o weinyddiad y Sacrament. Bydd i’r Esgobion o 
hyn allan gymmeryd eu tro, gan gael yr îs offeiriadaeth i’w 
eyDnorthwyo. 

Mae y saíìe hwu a*r vestry wedi eu bwriadu i’r personau hyny 
y rhai a lefarant wr!h y gynnulleidfa, ac a weinyddant yn acho6- 
ion llywodraethol yr Eglwys, a dysgwylir na ddaw ueb i’r safle 
hwn heb gael ei wahodd yn gyntaf. Ar ol i’r Gymmanfa hon 
gael ei therfynu, dysgwyiir na fydd i’r rhodfeydd a’r vestry gael 
«u gorìenwi fel y cawsant yn y gymmanfa hon. 

Hysbysir yr Esgobion o’u gwahanoi ddyddiau gwaith, trwy 
gyfrwng y Deseret News. 



266 


tlDGORM SEIOW. 


Penderfynwyd fod John Barher i fyned ar genadiaeth i Lloegr, 
i bregethu Efengyl Iesu Grist. 

Cafodd ei gynnyg a’i eilio, pan fyddai i’r Gymmanfa gael 
ei gohirio, i hyny fod y 6fed dydd o Hydref, am iO yn y 
boreu. 

Yna y Elywydd B. Young a rybyddiodd, y buasai ar y dydd 
Sadwrn olaf yn Awst, am 10 yn y boreu, Gymmanfa Neillduol yn 
cael ei chynnal yn y Tabernacl, i’r dyben penodol o drin mater- 
ion, fel y gallo y brodyr a ddanfonir ar genadiaetbau tramor 
deithio yn groes i’r gwastad-diroedd yn mis Medi, yn lle myned 
yn nhymmor garw y flwyddyn. 

Ar y dydd Sadwrn cyntaf yn Ngorpbenaf y cynnelir Cynuad- 
ledd Chwarterol y Degau-a-thrugain, yn y lle hwn, am 10 yn 
y boreu. 

Cyfarfydda Corwm yr Archoffeiriaid yma dydd Mawrth nesaf, 
am chwech yn yr hwyr. 

Y Proffeswr Orson Pratt a draddoda ei ddarlith olaf ar Serydd- 
iaeth yn y lle hwn, dydd Mercher nesaf, am 6 yn yr hwyr. 

Canodd y côr hymn, a gweddiwyd gan O. Pratt. 

Yna y Saint a waeddasant Hosauna i Dduw a’r Oen, Amen ac 
Amen, dair gwaith. 

Yna y Llywydd Young a fendithiodd y Saint yn enw Iesn 
Grist o Nazarelb, a thrwy rinwedd yr Offeiriadaeth santaidfl ag 
oedd ynddo, gan ddywedyd, Bendithier chwi o’r pryd hwn allan 
ac yn dragywydd; bendithiedig fyddo y Saint yn eu hiechyd, ac 
yn eu teuluoedd, eu da, eu defaid, eu tai, eu ffermydd, a’r hyn oll 
a berthyna iddynt, yn enw Iesu Grist, Amen, ac Amen. 

Felly y terfynwyd y Gyinmanfa ogoneddusaf o eiddo Saint y 
Goruchaf yn y dyddiau diweddaf hyn. Dadguddiad ar ddad- 
guddiad a arllwyswyd allan o bryd i bryd ; yr oedd ysbryd Duw 
wedi gorphwys ar y Saint yn mliob cyfarfod yn ystod y Gym- 
manfa hon, — yr oedd taugnefedd, ewyllys da, liawenydd, ac 
undeb yn nghalon pob un; nid oedd swn amryson, na Uais 
anghytunoi, nac hyd y nod feddwl, wedi cael eu hamlygu trwy 
holl weithrediadau yr wythnos ogoneddus a dedwydd a aeth 
heibio. Mae y nefoedd wedi gwenu yn helaeth arnom, ac y mae 
y Saint wedi cael y fath dymmor o iawenydd ag na eliir byth ej 
ddileu o gôf y rhai ag a fuont yn ddedwydd gyfranogwyr; maent 
yn mwynhau rhag-flas o’r hyn sydd niewn ystor iddynt, ac y 



ÜDCORN SEION. 267 

mient oll yn ddiysgog yn ymbarotoî erbyn dydd dyfodiad eiu 
Harglwydd a’u Hiachawdwr Iesu GrisU Amen. 

Thomas Bülloc^, 

Ysgrifenydd y Gymmanfa. 

(Mae y cofnodion blaenorolyn fyrion iawn, ac nid ydynt ond 
braidd dangos cynllun a tbrefn y Gymmanfa. GelHr dysgwyl 
ftregetbau, anerchiadau, mynegiadau, &c., rywbryd etto, megys 
-ag y caâem le i’w cyboeddi. — Gol. y JDeseret Ŵews.] 


HODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMON. 

( Parbad o dad. 8«, a decbreu Cyfieitbad T. Job.) 

*Yn awr mi a gyfeiriaf yn fyr at rai o’r gwrtbddadleuon mwyaf 
'poblogaidd a gyfodir yn ei erbya gao rai o’i brif «rthwynebwyr: 
ac yn gyntaf, raewn pertbynas Tw darddiad. 

Mr. Keys, gweinidog Wesleyaidd, yn Isle of Man, a rydd yr 
banes canlynol am dano: — Fe ddywed ef iddo gael ei ysgrifenu 
yn nhref Hartaony, swydd Susquehanna, Pennsyhania, gan 
Martin Harris ac Olirer Cowdery, o enau Joseph Smith,pany 
byddai yn eistedd â’i het ar ei wyneb, a tbryloy w faen ynddi, tra 
y byddai y liafnau yn guddiedig hwnt yn y goedwig. Y Parch. 
Richard Liresey, yn «i lyfr a elwir “ Dynoetbiad Mormoniaeth,’* 
a honai ei ysgrifenu yn Conneaut,Ohio, gan un Solomon Spauld- 
äng, fel ffugchwedl grefyddol, a chwedi hyny a gyfnewidiwyd gaa 
Sidney Rtgdon, yn Pittsburg, Pennsyh-ania. 

Y Meistri Chambers o Edinburgh, mewntraetbawd a gyhoedd- 
asant ar dwyliwyr crefyddol, ar awdurdod yr “ Atheneum,’* a 
ddy wedant nad oedd Joseph SmUh ond prin galluog i ddyfeisio 
oeu ysgrifenu hyd y nod gwehilion Llyfr Mormon, ond i'r Parch. 
Solomon Spaulding, ar ol gadael ei weinidogaetb, a chymmeryd 
galwedigaeth arno ei hun, yn Nyffryn Cherry,Caerefrog Newydd, 
ac iddo dori yn y flwyddyn 1S09; ac i’r dyben i esmwythâu ei 
ofalon, iddo yagrifenu fl’ug-chwedl, gan gyssylltu hauesion moel- 
gloddiau beddrodawl Gogleddbarth America wrth ddeg llwyth 
gwasgaredig tŷ Israel, y rhai a dybir gan rai iddynt boblogi y 
cyfandir hwn, gan dybied galw y gwaith, “ Y I.law-ysgrif Ddar- 
ganfyddedig,” ac iddo ei ysgrifepu yn yr hen ddull Hebraeg o 
gyfansoddi. Yna y gwaith a gymmerwyd at argraffydd yu Pitts- 
burgh, Pennsylrania; ond gan i'r *wdwr farw cyn ei gyhoeddiad, 



26* 


UDGORN SEIOW . 


yr argraffydd a roddodd fentbyg y llaw-ysgrif i Sidney Rfgdon, jv- 
hwn mewn cyssylltiad â Joseph Smitb, a’i cymhellasant ef ar ▼' 
cyhoedd fel Dadguddiad Newydd. 

Drachefn, raewn llyfryn gan John Thomas A.D., a elwir 
“Traethawd ar Darddiad, Llwyddiant, a Gwasgariad y Mormon- 
iaid” tud. 1, y dywedir i ni, na feddyliodd Mr. Spaulding erioed 
gyhoeddi ei waith, ac nas danfonodd efe ef erioed i r r argraffydd 
gyda y dyben hyny, ond iddo ei ysgrifenu er ei ddigrifwch ei 
hun ; ac yr oedd Sidney Rigdon mor beîl oddiwrth fod ganddo 
un llaw yn nygiad allan Lyfr Mormon, â’i fod ef yr amser hwnw 
mewn cyssylltiad â Mr. A. Campbell, ac nas unodd efe â Saint y 
Dyddiau Diweddaf, hyd nes oedd Llyfr Mormon wedi ymddangos’ 
yn argraffedig, a’r gymderthas wedi ei sefydlu er ys cryn amser - r 
ond trwy i Mr. Spaulding roddi benthyg ei law-ysgrif i gyfaill, efe 
a syrthiodd i ddwylaw Llyfrwerthwr yn Pittsburg, Pensylvania, 
yr hwn naill ai a dynodd ad-ysgrif o hono, neu a gadwodd y 
llaw-ysgrif wreiddiol yn ei feddiant; a chwedi cael allan fod 
Joseph Smith yn offeryn cymhwys, trwy ei fod o natur feddal a 
hawdd i ymosod arno, efe a wnaethwyd i gymmeryd arno fod 
angel wedi ymddangos iddo, a dadguddio iddo fodoliaeth a lleol- 
deb y llafnau, o ba rai y dywedid i’r Llyfr Mormon gael ei gyf- 
ieithu. 

Drachefn, mewn Llyfr gan Mr. A. Campbell r yr hwn y mae y 
boneddwr uchod, Mr. Thomas, yn siarad am dano, a elwir 
Arholiad i Dystiolaethau tufewnol ac allanol Llyfr Mormon, y 
mae yn dywedyd, tud. 18, “ Pe gallwn i dyngu llais> wyneb, neu 
berson nn dyn a roddai arno ei hun wahanol enwau, mi a allwn 
dyngu hefyd fod y Llyfr hwn wedi ei ysgrifenu gan un dyn ; a 
chan fod Joseph Smith yn ddyn annysgedig, ac yn cael ei alw 
yn awdwr ar dudalen y teitl, nis gallaf ammau am fynyd nad efe 
yw ei unig awdwr a’i bercheuog. >, Gwelwch yma, gan hyny, fod 
genym dystiolaethau dau weinidog Methodistaidd, sef Mr. Camp- 
bell, arweinydd cymdeithas grefyddol, a Dr. Tbomas, dyn o 
sefyllfa dra uchel yn y byd crefyddol, ac hefyd yr “ Atheneum, ,> 
sef cyhoeddiad ag wyf yn gredu &ydd yn ermyg cymdeithas gref- 
yddol, ac befyd waith y fath ddynion â’r Meistri Chambers o 
Ediuburgb, oll yn rhoddr i ni yr hyn y maent yn ei ddywedyd 
ydyw tarddiad Liyfr Mormon ; a chan nas gallwn ddysgwyl y 
gall celwyddau ddyfod allun o’r fath ffynnonellau, neu y gall y 



UDGORN SEIO». , 


269 


fatb ddynion ddwyn camdystiolaeth yn erbyn eu cymmydogion, 
nid yw ryfeddod fod Saint y Dyddiau Diweddaf yn cael eu 
dirmygu, a Llyfr Mermon yn cael ei ystyried yn wag-ystori gan 
y cyfryw nas mynant chwilio drostynt eu hunain, ond i gymineryd 
yn ganiatâol mai felly y rhaid ei fod, oblegid fod eu Farchedigion 
yn ei ddywedyd, Ond yn awr, mi a gymmeraf mewn llaw i 
gymharu y gwahanol osodiadau yma, er edrych pa swra o gym- 
meradwyaeth a ellir roddi i dystiolaethau y fath ddynion duwiol 
a santaidd, pan fyddo eu celfyddydau mewn perygl. 

Yn gyntaf, mewn perthynas i’r lle yn mha un y dywedir iddo 
gael ei ysgrifenu. Mr. Heys sydd yn dywedyd iddo gael ei 
ysgrifenu yn nhref Harmony, swydd Susquehacna, Penusyl- 
Yania; y Parch. Richard Livesey a haera ei ysgrifenu yn 
Conneaut, Ohio ; tra y gwna y Meistri Chambers a’r “ Atlien- 
eum” roi ar ddeall i ni mai yn Nyffryn Cherry, Caerefrog 
Newydd, yr ysgrifenwyd ef. 

Yn nesaf, gan bwy yr ysgrifenwyd ef. 

Mae Mr. Heys etto yn dweyd mai Martin Harris ac Oliver 
Cowdery a’i hysgrifenodd ef, o enau Joseph Smith. Ond Mr. 
Livesey S} r dd yn ei wrtli-ddywedyd, ac yn cadarnbau mai Sidney 
Rigdon a’i hysgrifenodd ef o ffug-chwedl o eiddo Solomon 
Spaulding. Dr. Thomas a gadarnha fod y ddau yn gelwyddog, 
oblegid iddo gael ei ysgrifenu, neu ei ladrata gan lyfr-wertbwr 
yn Pittsburgh, ac nad oedd un cyssylltiad rhwng Sidney Rigdon 
â Joseph Smith, ac â Saint y Dyddiau Diweddaf, hyd Des cryn 
amser wedi iddo gae\ ei argraffu. Ond y Parch. Alexander 
Campbell a'u gwna hwynt ill tri oll yn gau-dystion, ac a haera 
mai gwaith dyn annysgedig ydy w, ac o ganlyuiad nis gallai fod 
yn waitb i Barchedig, a chan fod Solomon Spaulding yn gyfryw, 
nis gallai efe fod yn awdwr o hono ; ond gan fod Joseph Smith 
yn annysgedig, y mae efe yn barod i dyngu mai Josepb yw ei 
unig awdwr a’i berchenog ; tra y mae Chambers a’r “ Atheneum’* 
yn traethu nad oedd Joseph Smith yn alluog i ysgrifenu hyd y 
nod wehilion Llyfr Mormon. 

Yn awr, mi a ofynaf pwy ydym ni i’w goelio? A dderbynid y 
fath dystiolaelh mewn un llys cyfiawnder, fel tystiolaeth ar ba 
un y gallai un dyn gael ei gondemnio ? Sicr na wnelid. Wel, 
paham ynte, y condemnir Joseph Smith a Llyfr Mormon ar y 
fath dystiolaeth ? Tebycaf peth mai yr un acbos ag y condemn- 



270 


BBGORN SEION. 


iwyd Ieeu Grist a’r Testament Newydd gan yr Iuddewon gynt, 
sef oblegid ibd yr offeiriaid, a dyniou santaidd yn cwyllysio 
hyny. 

Yn y lle nesaf roi a sylwaf ar y gwrthwynebiadau a gyfodir yn 
erbyn cynnwysiad y I.lyfr. 

Yn gyntaf, y mae yn anrammadegol o ran ei gyfansoddiad. 
Hyn yn ddiaa a ganiatâf, ond a ydyw hyny yn profi ei fod yn 
gau ? nid yw yn profi ychwaneg nâ bod y rbai a’i hysgrifenasant 
yn ddynion anny6gedig. Ond meddyliwcb, er enghraifft, betb pe 
bai rbyw un yn ysgrifenu geiriau ?edr ac Ioan wrth borth pryd- 
ferth y Ceml, yn gymhwys megys y traethasant hwynt, a fuasent, 
tybied, yn unol â rheolau grammadegol? Sicr na fuasent; canys 
fe ddywedir i ni i’r bobl a’u clywsant ddeail mai pobl annysgedig 
ac anwybodus oeddent. Pe baent yn gwisgo en drychfeddyliau 
â geiriau cymhwys a phriodol, ac yn ol rbeolau grammadegol, 
pa fodd y gallai eu hanwybodaeth a’u hannysgedigrwydd 
ddyfod i’r amlwg? neu, beth pe bai Pedr ac Ioan yn ys- 
grifenu yr un geiriau i’r bobl yn lle eu Hefara, tybied a 
fuasai eu hysgrif yn ramuiadegol? Sicr na fuasai ; ac etto fe 
fuasai yn ysgrythyr, car.ys yr oeddent yn ddynion ysbrydoledig. 
Mae Ysbryd Duw yn rhoddi y drychfeddyliau, ac yn caniatâu i 
ddynion eu gwisgo yn y iaith a fyddo yn fwyaf cynnefin iddynt ; 
ac felly y bu eu tystiolaeth i’r Iuddewon yn dramgwydd, ac i’r 
Groegwyr yn ffolineb. A ydyw y Beibl yn rammadegol ? os nad 
yw, wedi yr holl drafferth a ystofwyd ar ei gyfieithad, beth a fu- 
asai pe bai geiriau yr aradwyr, y bugeiliaid, a’r pysgotwyr, y rhai 
a’i llefaraeant yn cael eu cadw ar glawr yn gymhwys megys ag 
y llefarwyd hwynt ganddynt ? ac er hyn oll hwy a fuasent yn 
ysgrythyrau. 

Yn nasaf, mi a sylwaf ar rai o’r gwnhddadleuon a ddygir yn 
erbyn J' rhan hanesyddol o hono. Un gyfran y gwrthebir yn 
fynych iddi yw, bcnes marwolaeth Laban trwy law Nephi. Y 
mae Llyfr Mormon yn dweyd i Nephi gael ei orfodi gan vr 
Ysbryd i duri pen Laban, ar yr hyn yr edrycbir gan iawer fel 
prawf cad-.rn yr. ei erbyD) oblegid (meddent) y mae yn gwneath- 
ur Duw i noddä mwrdd-dra. Ond pe byddai i’r rhai sydd yn 
dywedyd felly erioed ddarllen eu Beiblau, diammau na cbred- 
ent yr hyn a ddarllenent; ac os darllenasant ef, tebyg eu bod 
wedi anghofio ei gyunwysiad ; mi wnaf yn awr gan hyny adnew- 



UDGORN SEION. 


2?4 


ydda yr argraff ar eu cof, trwy ddyfy.au rhai eughreifftiau a 
goflêir yn y Beibl, lle y cafodd dypion eu rhoddi i farwolaeth 
trwy gymmeradwyaeth Duw. Yn Nura. xx?, 7, 8, yr ydym yn 
cael i Phineas yr offeiriad gymmeryd ei waywffon a’i thrywanu 
trwy wr a gwraig, a’u lladd liwynt ill dau ; ae am wneuthnr 
felly, yr Arglwydd a’i bendithiodd ef a’i had yn dragywydd. Yn 
Barnwyr i?, 15, yr ydym yn cael i*r Arglwydd gyfodi i fyny war- 
edydd i Israel, Ehud mab Gera, Benjaminiad ; a pha fedd y 
gwnaeth ef hyny? Pe roddir ar wybod i ni iddo wneyd dagr 
dau-finiog, cufy’dd o hyd ; a teyned at frenin Moab, a dywedyd 
wrtho i’r Arglwydd ei anfon ef â chenadwri ato ; a pharn wnaeth 
y brenin i'w weision fyned aîlan fel y gaîlai glywed y genadwri 
yn ddirgeíaidd, efe a wtbiodd y dagr i’w ymysgarodd, ac a'i 
lladdodd ef. Yn ) Sarnuel xv, 33, yr ydym yn darllen i Samuel, 
Prophwyd yr Arglwydd, ar ol i Saul achub bywyd Agag, brenin 
Amalek, gymmeryd Agag a’i ddarnio ef o flaen yr Arglwydd yn 
Gilgal. 

Yn l Bren. xviii, 40, y mae yn ysgrifenedig i Elias ddywedyd, 
Deliwch brophwydi Baal, na ddianged gwr o honynî, a hwy a’u 
daliasant; ac Elias a’u dygodd hwynt i waered i afon Cison, ac 
a’u lladdodd hwynt yno. Nid y w hyn ond ychydig o’r eughreifft- 
iau a geffêir yn y Beibl am ddynion yn cael eu lladd trwy gym- 
meradwyaeth Duw; a phe bai i ryw un brofi Llyfr Mormon yn 
ffug-chwedl o achos hyn, pa beth a brofai y rhai hyny fod y 
Beibl ? Dynion a ymresymant yn y modd byn, er bod yn gysson 
â hwy eu hunain, a ddylent wadu pob un o’r ddau, a dyfod allan 
yn wrol ac egluro eu hanffyddiaeth. 

Gwrthddadl fawr arall a gyfodir yn erbyn Lîyfr Mormon, yw 
y cyfrif a rydd o’r cyfarwyddwr neu’r cwmpas, yr hwn oedd gcn- 
ddynt i’w tywys ar eu taith. Mr. Alexander Campbell, yn ei 
lyfr rhag-grybwylledig, tud. 17, a ddywed, “Nid oedd cwmpawd y 
raorwr yn wybyddus yn Ewrop cyn oddeutu 800 mlyncdd yn oí. 
Ond yr oedd Nephi ya dra gwybodus mewn perthynas i agerfad- 
au a chwmpawd 2400 mlynedd yn ol.” Yn awr. yn m’.:a ran o’i 
Lyfr Mormon ef y cafodd efe unrhyv7 beth rnewn pertbynas i 
agerfadau, nis gwn i ; ond un peth a va, nid yw byny yn y 
Llyfr Mormon, yn yr hwn y credir ynddo gan Saiut y Dyddiau 
Diwedd&f; ac oe yw dyr.ion i gael ou barnu yn awr wrth yr un 
reoî ag y barnodd Crist y Pbariseaid duwiol yn ei ddydd ef, yna 



272 


ÜDGORN SK ION, 


Mr. Carapbell, ac ereiìl o’i gyffelyb, a gant allan eu perthynasau 
wrth ddarllen Ioan viii, 44. 

Ond mewn perthyuas i’r Cwmpawd, mae Mr. Campbell yn 
dweyd fod Nephi yn gwybod y cwbl yn ei gylch 2400 mlynedd 
yn ol. Ond yn hyn fe’i gwrthddywedir gan Chambers a’r “ Ath- 
eneum y maent hwy yn dywedyd, pan yn llefaru am y cwm- 
pawd, fod yr ysgrifenydd (Nephi) wedi camddeall ei ddefnydd- 
ioldeb yn gyfangwbl; tra y mae Mr. Thomas, yn ei lyfr a 
ddyfynwyd vn barod, tud. 4, yn dweyd inai math o olwym ydoedd 
wedi ei gwneyd i droellu ffwrdd o’u blaen, a hyny o honi ei 
hun, fel tywysydd iddynt ar y ffordd i ba le y byddent i fyned. 
Yn awr, gan mai yr un cwmpawd oedd ganddynt hefyd ar fwrdd 
y Hong, rhaid yw ei fod yn troellu ar y dwfr hefyd. Fel hyn yn 
awr y cewch dystiolaethau Mr. Campbell, a’r Atheneum,” a’r 
hr. Thomas, a chwi a ellwch gyrameryd eich dewis. Os credu 
Mr. Camphell a wnewch, yna chwi a gredwch fod Nephi yn 
gwybod y cyfan mewn perthynas i gwmpas y morwr 2400 
mlynedd yn ol ; os yr “ Atheneum” a gredwch, chwi a gredwch 
nad oedd efe yn gwybod dim yn ei gylch, ond iddo gamddeall 
defnyddioldeb y cwmpawd yn liollol; pan os y credwch Dr. 
Thomas, yna credwch nad oedd y cwrapawd ag oedd ganddynt yn 
ddim mwy tebyg i gwrapas y morwr, nag yw tri dyn gonest yr. 
^obyg i dri cyhoeddwr dirmygus o gelwyddau ; oblegid y mae ef 
yn dy wedyd mai raatb o olwyn ydoedd ag oedd yn troi o’u blaen ; 
ond o ba le y cafodd ef y fath ddryehfeddwl ? nis gwn i, oni 
ddaeth o’r un ffynnonell ffrwythlawn ag y 'tarddodd ei holl gel- 
wyddau ereill, â pha rai y mae ei lyfr yn llawn o honynt, ac o ba 
un y cafodd Mr. Campbell ei osodiadau raewn perthynas i’r 
Agerfadau. Mi a’u cynghorwn hwynt i honi y berthynas, 
oblegid gwaith eu tad a fynant wneyd : oblegid pan y maent yn 
traethu y fath gelwyddau, y maent yn cymmeryd o’r eiddyut 
eu hunain, canys eelwyddau ydynt, a hwythau yw eu tadau. 

Yu awr, mi a roddaf yr hanes ain dano allan o Lyfr Mormon, 
tud. 314. “ Ac yu awr, fy mab, y mae genyf beth i ddywedyd, 
ynghylch y peth a alwai ein tadau y bwl neu y cyfarwyddwr; 
oblegid ein tadau a’i galwasant ef Liahona, yr hyn o’i gyfieithu 
ywcwmpawd; a’r Argîwydd a’i darparodd ef ; ac wele, nis gall 
un wneuthur y fath gywrainwaith ; ac wele, efe a ddarparwyd i 
ddangos i’n tadau y cyfeiriad yn mha un y trafeilient yn yr 



UDGORN SBION. 


273 


aoialwcb, ac efe a’i gwasanaethai hwynt yn ol eu flydd yn Nuw; 
gan hyny, os buasai ganddynt ffydd i gredu y gallai Duw wneu- 
thur Vr pegynau hyn i gyfeirio y ffordd y dylent fyned, wele 
hyny a fyddai; gan hyny, yr oedd ganddynt y wyrth hon, ac 
hefyd lawer o wyrtbiau ereill a wnaethid trwy allu Duw,” 

A ydyw hwn rywbeth yn dehyg i gwmpawd y morurr? neu a 
ydyw yn debyg i olwyn a dreiglai o’i blaen o honi ei hun ? 
Greaduriaid gresynol, yr ydych yn gofyn ein tosturi yn fwy nâ’n 
digofaint. 

Ond yn mhellach, fe ddywedir gan ein gwrthwynehwyr, os 
credwn yr hanes yraa, rhaid i ni gredu i Dduw wneyd neu ddar- 
paru y bwl neu’r cwrapas hwn, ac y mae hyn yn hytrach yn fwy 
nas gallwn ei wneuthur. Ond, pahara, fy nghyfeillion ? a fuasai 
yn ormod i chwi, pe byddech yn gallu credu y Beibl ? Oni 
ddywedir yn Gen. iii,21, fod Duw wedi gwneyd peisiau crwyn i 
Adda ac Efa, (yr wyf yn synu pwy a flingodd y creaduriaid) ? 
ac yn Exodus xxxii, 16, yr ydym yn darllen am Dduw yn naddu 
dwy lafn o geryg, ac yna gerfio y gyfraith arnynt; ac yr wyf yn. 
tybied nad oes fawr achos i*r neb a gredo un o’r gosodiadau hyn, 
wrthod y llall, o herwydd ei fod yn dywedyd fod y cwmpawd yn 
waith Duw. 

( I'w barhau .) 


FFOL ARFERION. 

Mr. Gol.,— C aniatewch i mi fyr anerch fy nghyd Saint ar y 
testun helaeth hwn, gan hyderu yr achosa hyny i rywrai adael 
y drwg, a glynu wrth y da. 

Anwyl Saint, — Y ffol arfer gyntaf a alwaf eich ystyriaethau 
arni, ydyw, gwylied yn hwyr y nos, a chysgu yn hir y horeu. A 
oes neb a wna hyn, a’r na ennillai fivy, pe elai i’w wely yn gyn- 
nar, a chodi yn foreu ? Trwy hyn gallai hebgor trethu ei lygaid, 
a defnyddio arian v dreth at ryw beth arall, a fyddai er lles ac. 
adeiladaeth : hefyd, gallai fwynhau gwell iechyd, a byw yn hir- 
ach, ac aurhydeddu Llywydd yr elfenau, yn lle ei ddianrhyd- 
eddu. “ Beth ?” ebe’r hir-wyliedydd, “ a ydwyf fi yn dian- 
rhydeddu fy Arglwydd wrth hir-wylied?” Ydwyt: ac yn 
pregethu yn ucbel, fod yn well genyt dalu am oleu camryìl, na 
chael goleu uaul yn rhad! Y mae yr haul yn codi ac yn niach-f 



274 


UDGORN SEIO». 


Iud yn ei aaiserau priod ; ond trwy dy fod di yn hir-wylled, s 
hir-gysgu y boreu, yr ydwyt yn pregetliu yn uwch nag y gellit 
ar dy dafod, nad ydywy Rheolwr inawr yu peri i’r haul gòdi a 
tnachlnd yn y modd goreu; ac felly, wrtb gwrs, yr ydwyt yn ei 
ddianrhydeddu. “ Wel,’’ ebe rhai o'r chwiorydd, “ nid oes 
genym ni ddim gallu i wneyd eìn gwaith, heb bwyr-wylied, o 
achos fod y plant ar ein dwylaw, a hyny hyd un neu ddan o?r- 
gloch ambell i nos Sadwrn; ac os cyfodwn yn foreu, y plant a 
gyfyd gyda ni.’’ Wel, dichon fod y plant yn cyfodi gyda chwi, 
ond, attolwg, pa bryd y cyfodweh? y mae y llais “ dystaw baeh” 
yn sisial, mai am wyth neu naw o’rgloch y cyfodwch weitbian; 
os felly, pa ryfeddod fod y plant yn cyfodi gyda chwi ? Y mae 
ar blant fwy o gysgu na dynion mewn oed ; gan byny, dyna 
gyfleu da i’r chwiorydd gyfodi gymmuint â thair neu bedair awr 
o’u blaen bob boreu ; ac os dygwydd i’r plentyn lloiaf ddibnno> 
yr nn pryd â’i fam, er hyny, y mae efe o anghenrhaid yn rhwym 
o gysgu drachefn, er gwneyd y golled i fyny rywbryd yn ystod y 
dydd: hithau y pryd hwnw a all weithio â’i holl egni, a gweddio 
X>uw ar yr un pryd, ar iddo gadw peb ysbrydion drwg, eeintachlyd 
oddiwrth ei baban. Pwy bynag b wnel hyn â’i boll egni, gyda 
dyben cywir i wasanaethn ei theulu a Duw, caiff weled y geill 
fyned i gysgucyndeg o’r gldch, o ran y plant, a’r gwaitb, bob nos ; 
ac hefyd, bydd ganddi arian y canwyllau i’w taflu i'r Drysorfa 
Ymfudol Barhaus, fel trwy hyn y gail gael ei gwaredu o gaeth- 
iwed yn gynt. Gallaf hysbysu yr hir.wyliedydd, ei bod yn 
ddydd goleu am 4 o’r gloch y boreu, yr amser hwn o’r flwyddyn : 
dichon nad oedd efe yn cofio. 

Y ffol arfer uesaf ydyw cn«i, a myglysu tybaeco. Trwy ddef- 
nyddio y cyffeir gwenwynig hwn, y mae dyn, nid yn nnig yn 
gwario si arian ar oferedd, ond yn taln am yr byn a’i gwna yn 
ffiaidd, aflach, a rhy atgas i ysbryd Duw i drigo o'i fewn, ac yn 
gosod ei hun mewn sefyllfa mor druenus, fel nad oes ganddo 
addewid Daw o’i du, yn dymmorol nac ysbrydol ; ac onîd yw y 
dyn a ymfoddlona fod yn gaethwas i fiys yn ffol, ac a chwenycbo 
fyw mewn iywyllwch gyda’i flys am ychydig, yn hytrach nâ byw 
mewn gogoniant annesgrifiadwy yn Seion ! 

Y ffol arfer nesaf, ydyw diota, neu vfed gwlybyroedd medd- 
wawl. Nid oes neb yn diota o herwydd nn lles a wna y ddiod 
iddynt, ond o herwydd blys ati hi, neo y gwmniasth. 0 ddi- 



UDGORN SEIOÎ». 


275 


olwr! na welit ti dy (lolineb yn anad neb : ti a gyfodi yn 
foren, ac a weitlii yn galed,ac yu hwyr, er enniil arian i’w rhoddi 
i dafarnwyr î fyw yn segur, ac i fod yn anesmwyth o’u tnewn, o 
herwydd na wyddant pa heth a fwytäant, na pba beth a wisgant, 
o herwydd y cyflawnder sydd ganddynt ; tithau a ennilji trwy 
hyn ben tost, cylia afiach, corff briw, cydwybod euog, oea fyr, 
a myned i uffern yn y diwedd ! O ffolineb ac ynfydrwydd ! 

Y ffol arfer nesaf, ydyw trewiychu neu smifflo. Attolwg, pa 
beth a enniila y chwiorydd wrth drewlychu ? A oes neb yn eich 
plith a ail fy hysbysu pa beth ? Na, nid wyf yn tybied fod neb, 
oddieithr porthiant blys etto. Beth ! a oes neb yn fwy anrbyd- 
eddus, yu fwy cymmeradwy, yn iacbacb, yn byw yn hiracb, yn 
fwy tebyg o gael dedwyddwch yn y diwedd, trwy ddefnyddio 
snuff ? Na, nid oes neb yn credu felly. Wel, beth a fwynheir 
ynte, trwy drewlyehu ? Arogliad halogedig, anadl difwynedig, 
golwg bwl, cylla gyffrous, a thrwy hyn gesyd ei hun yn agored 
i’r parlys mud ; fel ag y tystia un meddyg cyfrifel, fod cant am 
bob un yn marw o’r clefyd hwn yn awr, yn fwy nag oedd o'r 
blaen, cyn i'r arferiad o ddefnyddio trewlwch ddyfod i’r byd. 
Wel, pwy bynag a ewyllysio einioes hir, ynte, gadawed y snuff yn 
y shop, a thafled yr arian 'fr Drysorfa Ymfudo'l Barhaus, a chyda 
iechyd a bywyn bir o ran y parlys mud^caiff waredigaeth yn y 
fargen, a gair da gan wyr Duw. 

Y ffol arfer nesaf, ydyw yfed tê o ddail yr India. “ Beth,’’ 
ebe y darllenydd, “ yr wyf yn rhyfeddu atoch eieh bod yn cyfrif 
yfed tê yn arferiad ffol.” Dichon dy fod, ddarllenydd hynaws, 
ond ystyria fy ymadrodd, ac yna bydd dy ryfeddod yn fwy fod 
neb mor ffol â rhoddi un geiniog o'o bennill am dane, er ei yfed 
gyda hwyd, beth bynag. “Beth! aoesdimmaeth mewn tê o’r 
siop ?” Na, ni chlywais i neb gwybodus yn tystio, nac yn pro- 
ffesu y fath beth ; ond y mae y meddygon enwocaf yn tystio i’r 
gwrthwyneb. Dywed hen feddyg fel hyn s— “ Y mae poh diod 
frag, oddigerth ychydig ddiod fain loyw, yn ddrwg, ac feüy té a 
choffi cryf.” Tystia rhai ei fed yn wenwyn ag sydd yn lladd yn 
araf. Ond gan nad beth am hyny, gwn fod amryw o ddail r. 
llysiau yn ein gwlad a wna dê, ilawn mor flasus, ac iachusach, a 
maethlonach i'n cyrff, nâ dail yr India bell, ae a geir yn rbad 
iawn, oddiwrth dê o’r siop. Os yw ein chwiorydd yn hoff iawn 
o dí, gwnaent dê o agrmony, troed y driw, neu y drydon; neitles. 



276 


UDGORN SEION'. 


dynad, bôms, bomgelia, cribau St. Ffraid, persli o’r ardd, neu lyî- 
iau’r pwdin ( organs ), penny-royctl , pybyrmint, neu fyntys, neu 
ryw lysiau ereill a fo’n dda i’r cyfansoddiad, yn faeth ac iecbyd 
i’r coríf. Gwnewch dê neu ddiod fain o amryw o’r llysiau hyn 
a’u cyffelyb; ond na hir ddilynwch ar un math yn unig, ond 
cymmysgwch hwynt. A gosodwch yr arian a arferwch i brynu 
tè at ryw beth a fydd o les i chwi o hyn allan,yn lle i’r siopwr ; 
a chofiwch mai change fydd hyn, ac nid robbery. Dywed yr hen 
ddiareb, mai “ Nes penelin aag arddwrn.” Felly, anwyl Saint, 
nad faint o les a wnewch i ereill, nac anghofiwch eich hunain, 
yn y pethau a nodais yn yr ysgrif fechan hon. Heb ewyllysio 
helaethu yn bresennol, gobethiaf y cyd-wêl pawb â mi mai 
ffolineb ydyw gwario ariaû am bethau diles. “ Paham y gwariwn 
arîan am yr hyn nid yw fara (neu faeth), a’n llafur am yr hyn 
nid yw yn digoni ?’’ onid am ein bod yn ffol, 'i'e, a phlantos. 
Gan hyny, cymmerwch air o gynghor ar gân : — 

Na hoffwch wylio’n hwyr y nos, 

Na chysgu'n hir tra paro’ch hoes ; 

I fwg y myglys byddwch groes, 

A’i seigiau ffiaidd afiach ; 

Na hoffwch bethau meddwol ’chwaith, 

Na snufff na thê o’r Jndia faith ; 

A gras fy Nuw fydd ar eich gwaith, 

A’i fendith ar eich llinach. 

Graig ddu. John Richards. 


Taliadau o Awst 5- hyt> Awst 18. — Minersviìlo, America, 
£5; Sir Fynwy, £2; Gorllewin Morganwg, £3; Sir Fôn, £1 
1 ls ; Cynuadledd Gymreig Liverpool, £1 10s; Pontytypridd, 
£1 ls 6c; Cwmbach, lOs 6c; Hirwaen, lOs 3c ; Rymni, 12s 3âc ; 
Georgetown, 19s l§c ; Ffynnon Tydfil, 3s 2c ; Troedyrhiw, 4s. — 
Cyfanswra, £17 ls lOc. 

Dymunwn hysbysu nad oes dim rhagor o Lyfrau Hym- 
nau Dwyieithiog ar werth, ac na fydd mwy ; eithr y mae genym 
gyfiawnder mawr o’r Ddau Lyfr Cymraeg wedi eu rhwymo yn 
un, a buasai yn ddymunol genym weled mwy o honynt yn cael 
eu gwerthu. 

“ J. E.” — Gofyna i ni, os yw ysmocio rhyw lysiau, yn lle 
tyhaco, yn doriad ar y Gair Doethineb ? Atebwn mai “ brawd 
suogu yw tagu:” os oes rhywun am fwg, deued i Fertbyr, a 
gadawed y llysiau i’r cleifion. Hanncr cadw y Gair Doethineb, 
yw gwatwar Duw. 

Cyfeiriad — Mr. Thomas Giles, near tlie Post office, Tredegar, 
Monmouthshire. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John DauiSy Printer, John's Street , Georgetown , Merthyr. 

;. DAVIS, ARGRAFFYDD, GEOBGETOWN, MERTHYR. 



UDGORN SEION, 

NBU 

e#crcn \> «#aínt. 


RHif. 18.] MEDI 4, 1852. [Cyf. IV. 


UNDE3 A C YMRANIAD. 

[O’r “ De9€ret News.”] 

Dow a wnaeth o un gwaed bob cenedl, llwyth, ac iaitb, a drig ar 
wyneb yr holl ddaear. Fe roddodd hefyd un iaith i bob dyn, fel 
y gallent ddeall y naill y llall yn eu tafodiaith eu hunain; ond 
pan lygrodd dynion eu ffyrdd gerbron yr Arglwydd, trwy dywallt 
gwaed gwirion, a chyffawni pob math o fneidd-dra, y nefoedd a 
anfoddlonwyd, a thrigolion y ddaear a felldithiwyd — rhai â 
chrwyn duon, ereill â chrwyn tywyll, ond i gyd â chymmysgedd 
îeithoedd : a hyn fel cospedigaeth, fel y byddai eu gweitbredoedd 
drwg yn amlwg iddynt eu hunain, ac i’w gilydd ; fel y gallent 
çario ei nodau ef ar eu gwynebau, a chlywed ei swn ef yn eu 
clustiau yn feunyddiol, fel pe bai yn bosibl y byddai iddynt gael 
eu tywys i edifeirwch, trwy ba fodd y gallent gael maddeuant am 
yr hyn a aeth heibio, ä’u dychwelyd drachefn i’w cydffurf a’u 
purdeb dechreuol, trwy y brynedigaeth sydd yn Nghrist Iesu. 

Ond pa mor bell y cafodd y barnedigaethau hyn eu heffaith 
ddyladwy ? a oes mwy o gydffurf mewn lliw yn mysg dynion yn 
awr, nag oedd er ys mil o íiynyddoedd yn ol ? Onid yw ieithoedd 
a phriod-ieitboedd dynion a chenedlaethau yn amlhau, yn 11® 
lleibau ? Ac os y w y cynnydd hwn mewn amrywiaeth iaith a lliw 
yn parhau, pa faint o amser a gymmer i adferyd trigolion y 
ddaear yn ol drachefn i’w cydgyffelybrwydd creadigol r Iesu a 
ddywedodd, “ Onid ydych un, yna nid ydych eiddof fi; ’ a gwir 
íeddwl belaethaf hyn yw, un yn mhob pcih — un mewn iaith, u* 
18 



UDGORN SEION. 


278 

mewn lliw, un mewn ffydd, un mewn gweitbrodiad ; oblegid pan 
fyddo pawb o’r un ffydd,yr un ffydd a ddwg undeb mewn gweith- 
rediad, a phawb a gadwant y gorchymynion ac a dderbyniant yr 
un gyffelyb wobr trwy ddychweliad yn ol drachefn i bresennol- 
deb y Tad Tragywyddol yn y nefoedd. 

Y gwahaniaethau hyn mewn ymddangosiadau yn mysg dynion, 
a gyfodasant trwy roddi gwrandawiad i hudoliaethau y diafol. 
Efa a hudwyd, a dwyllwyd, ac a bechodd. Adda a hudwyd, ond 
ni thwyllwyd ; etto a bechodd fel y celai dynion fodoliaeth; a 
dynion sydd, fel y caffont orfoledd. Pe bai Adda heb bechu, 
dynion a allent beidio cael hodoliaeth, a daear a gorfoledd a 
allent barhau yn ddyeithriaid i’w gilydd, oblegid y mae y ddaear 
yn orfoleddus, pan fo ei phlant yn gorfoleddu ; a phan ddel ei 
holl blant yn un drachefn, y ddaear a orfoledda gyda’i hiliogaeth 
mewn gogoniant nefolaidd. 

Ond nis dichon i hyn oll gael ei ddwyn oddi amgylch mewn 
amrantiad. Fe gafodd dinasyddion y byd chwe mil o flynydé- 
oedd i ddysgu fod yn well, ie, i wneyd yn dda; ond yn lle dysgu 
doethineb trwy brofiad, hwy a aethant yn waeth-waeth, ao yn fwy 
mwy ffol a drygionus; ac yn lle dyfod i fwy o undeb, hwy a 
aethant i fw r y o bellder : nis gall dyn chwaith adferyd ei hun yn 
hollol, trwy ei weithredoedd ei hun, o’r dirywiad i ba un y syrth- 
iodd ; am hyny yr ymddiriedwyd yr Offeiriadaeth Santaidd i 
ddyn ar y ddaear, i’w dywys yn y ffordd uniawn, a’i alluogi i 
•wneiithur yr hyn na allasai o Iiono ei hun ei gwblhau ; a thrwy 
ufydd-4od i’r Offeiriadaeth hon, y gall pob dyu, yn y diwedd, 
gyrhaedd y gradd uwchaf o ogoniant a dyrchafiad ag sydd yn 
hosibl i chwennycb. Ond o’r hyn benaf, fe gymmer heth amser 
i gyrbaedd y nôd, a chan lawer, ac mewn llawer o bethau, fe 
gymmer amser maith. 

Er enghraifft, hiliogaeth Cain, nis gallant fwrw yraaith dduwch 
eu crwyn ar unwaith, ac yn uniongyrchol, er i bob enaid o 
honynt allael edifarhau, ac ufyddhau i’r Efengyl, a gweitbredu 
cyfiawnder o’r awr hon allan. Y nod a osodwyd ar Cain gan 
Dduw ei hun, oblegid i Cain ladd ei frawd Abel, a thrwy hyny 
obeithio cael meddu yr enedigaeth fraint, a sicrhau iddo ei hun 
y bendithion a berthynent yn gyfreithlawn i Abel. Ond nis gall- 
asai Cain feddu genedigaeth fraint Abel trwy fwrdd-dra, megys j 
cafodd Jacob yr eiddo Esau trwy bryniad, trwy gytundeh i dalu ; 


DÜGORN SEIÖN. 


279 


ó fwÿà^ fel pe prynai flferm, a thalu prís ammodedig. A 
thrwy y fatli gytundeb â’u gilydd, y fferm a gyfnewid feddiaû- 
nydd; ond os lladd un dyn y llall er mwyn meddiannu ei fferm, 
«is cÿfnewidia ei pherchenog, er i’r perchen farw ; eithr hi a 
fldisgyn i’w etifeddion. 

Ni chafodd Cain enedigaetb fraint a bendithion Abêl, er îddo 
ci ladd i’r dyben hyny ; y bendithion a bertbynent i Abel a 
■ddisgynasant iV hiliogaeth ef; a Chain a’i hiliogaeth a raid 
wisgo y nod a roddodd Duw arno, hyd oni chaffo bendithion gen- 
'edigaeth-fraint Abel yn gydawn eu derbyn, eu sicrhau, a’u syl- 
■weddoli gan eu hiliogaeth, a phe bai i hiliogaeth Cain gael eu 
golchi bob dydd gan eu cyleillìon gwyniou,â sebon y golchydd- 
ion, nis gallent olchi ymaith nod Duw ; etto, y Canaanead a all 
gredu yr Efengyl, ediíarhau,a chael ei fedyddio, a derbyn Ysbryd 
yr Arglwydd ; ac os parha yn ffyddlawn, hyd oni chaffo hiliog- 
aeth Abel eu digoni â’i fendithion, yna y gall hiiiogaeth Cain 
dderbyn cyflawnder yr offeiríadaeth, a derbyn cyflawnder o fen- 
dithion, ac y bydd i’r ddauddyfod megys un dracbefn, wedi i Cain 
dalu y ffyrling eilhaf. 

Y Lamaniaid, trwy drosedd a aethant y bobl fwyaf flìaidd, an- 
wybodus, a bagr, ac a felldithìwyd â chrwyn tywyll, yr hyn nis 
gallant ei dafiu ymaith wrth eu pleser, neu ar unwaith, er pe hai 
iddynt oll ufyddhau i’r Efengyl yr un pryd : etto y mae ganddynt 
yr addewid, os gwnant gredu, a gweithredu cyfìawnder, mai nid 
llawer o genedlaethau a gant fyned heibio cyn y cânt ddychwelyd 
yn bobl wynion a hardd ; ond fe gymmer beth amser i gwbìhau 
hyn ar y goreu. 

Etto, pan ymosododd dynion ar y gorchwyl o gymmeryd y 
nef trwy ruthr, yr oeddynt oll o’r un iaith ; a thra y parhaus- 
ant o un iaitb, unasant yn eu hymdrechion i adeiladu twr, ar ba 
un y gallent esgyn i gadwedigaeth ; ond pan gymmysgodd Duw 
eu hiaith, effaith anundeb yn fuan a ganfyddwyd, fel y darfu i 
bob un (ond Jared a’i frawd) ìefaru erddo ei hun ac iddo ei hun, 
ac yn ei iaith ei hun, a neb arall yn ei ddeaîl; ac ni chlywsom 
am un gOTchwyl aralì wedi’r dydd hwnw, yn mha un y gwnaeth 
holl drigolion y ddaear ymgydio mewn undeb i’w ddwyn oddi 
amgylch ; ac nid ydyra yn dysgwyl clywed am ddynion yn ym- 
osod mewn undeb cyffredinol i aileiladu twr arall hyd y nen, nac 
mewn ub auturiaeth boblogaidd arall, byd oni adfero yr 



230 


ÜDGORN SEION. 


jArglwydd iaith bur, yr hon a lefarir gan holl drigolîon j 
ddaear. 

Fe gymmer beth amser i gwblhau hyn ; oblegid ni adfera yr 
Arglwydd iaith bur nes bo ganddo bobl yn ddigon pur i’w derbyn 
gyda chalonau llawen, heb ei chamarfer raegys y gwnaeth y 
Babiloniaid. Er mwyn Uedaeniad yr Efengyl y rhoddwyd y 
ddawn o amryw dafodau i Henuriaid Israel, a hyn mewn rhan 
sydd yn ateb y dyhen o iaitb bur ; ond pan ddel yr iaith bur, a 
chael derbyniad gan bawb, yna yr hyn sydd o ran a ellir yn 
hawdd ei ddileu, oblegid cyflawnodd ddyben ei ddanfoniad. 

Nid yw hyn etto, ond o dipyn i beth y daw. Mae Duw yn 
gweitbio trwy gyfryngau, yn gystal â dyn, er yn aml ni chan- 
fyddir y cyfryngau hyn gan ddynion ; o ganlyuiad tybiant eu 
bod yn wyrthiol; ond y mae gorucbwylwyr y nefoedd o amgylch 
ogylch i ni, ac yn defnyddio cyfryngau anghenrheidiol i gyflawni 
y dyben i ba un y danfonwyd hwynt, yn ol y gyfraith wrth ba 
un y llywodraethir hwynt; ond oblegid nas gall llygaid corfF 
anianol ganfod gweithredoedd ysbrydion a chyríf ysbrydol, am - 
ryw o weithredoedd y Jehofah a ymddangosant yn wyrthiol, ond 
hyn oll sydd i’w briodoli i anwybodaeth a byr olwg dyn. 

Tra yr oedd raelldithion yn cael eu tywallt o’r nefoedd yu y 
dyddiau gynt, ar benau y rhai a weitbredent ddrygioni, bendith- 
ion a ystofid ar y rhai ag oedd eu gweithredoedd yn rhyngu 
bodd yr Arglwydd, megys y bu yn achos Abraham, bendithion yr 
hwn oeddynt i ddisgyn i’w hiliogaeth trwy Isaac, Jacob, Joseph, 
Ephraira, &c., hyd y cenedlaethau diweddaf; o ba rai y mae 
Saint y Dyddiau Diweddaf ; ac Ephraim, er ei fod yu iau nâ 
Manasseh, a dderbyniodd fendith fawr Jacob, a sicrhaodd yr 
enedigaeth-fraint, ac a gyhoeddwyd yn gyntaf-anedig, a chyn- 
nalydd cyfreithlawn yr Offeiriadaeth, ac yn ei hiliogaeth yr ad- 
ferwyd yr Offeiriadaeth yn yr oruchwyliaeth hon. 

Trwy yr Offeiriadaeth hon yr aeth yr Efengyl allan at îawer 
o genedlaethau ; llawer a glywsant ei llais hi ; amryw a’i cof- 
lediodd gyda chalonau llawen, a edifarhausant, ac a fedyddiwyd 
er maddeuant o’u pechodau, ac yn awr sydd yn dyfod allan i’r 
yragasglfa yn Nyffryn y Mynyddoedd, mewn ufydd dod i’r 
gorchymyn santaidd a roddir yn yr oruchwyliaeth hon, ac ereill 
dan yr Efengyl, — megys y dywedodd yr Iachawdwr, “ Pa sawi 
gwaith y mynaswn eich casglu ynghyd, fel y casgl y iar ei 



ÜDGORN SEÍON. 


281 


chywîon dan ei hadenydd, ond nis mynech ; ac yn awi* eicli lý 
a adewir i chwi yn anghyfannedd felly y bydd yn yr oruch- 
wyliaeth hon, ar bob un nad ymgasglo ynghyd pan gaífont y cyf- 
îeusdra, hwy a ddymchwelir yn nghanol y cenedloedd yr un 
modd ag y dinystrid Lot yn nghanol y drygionus, pe bae yn 
peidio flfoi allan o’r ddinas, ac ymgasglu ei liun a’i deulu i’r 
mynyddoedd. 

Ond paham na achubir y Saint bant yn mhlith y cenedloedd 
yn gystal â chartref, ac yn eu plith eu hunain ? Oblegid na or- 
deiniodd Duw hyny. Ni a allem ofyn yn ein tro, a chyda yr un 
priodoldeb, paham na allai y bobl gael eu hachub trwy gredu a 
gweithredu ar gynnifer o ffyddiau a chredoau ag sydd o saint i 
w'eithredu, yn gwbl gystal ag i bawb gredu a gweithredu yr un 
peth? Oblegid na ordeiniodd Duw ef. Mae’r Iesu yn dywedyd, 
“ Os ydych un, yna yr ydych eiddo fi ac mae Satan yn dy- 
wedyd,“Os nad ydych yn un, yna ydych eiddo fi.” Er dyben 
cael y Saint yn un, aDghenrhaid yw eu cael yn nghyd, 
eu dysgu yn yr un egwyddorion, eu gwreiddio yn yr un 
ymarferion, byw dan yr un cyfreitbiau, ‘ie, cynnefino yn yr un 
ordinhadau, fel y gallont g'ael eu parotoi i’r un mynediad i 
ogoniant nefol. 

A all hyn gael ei ddwyn oddi amgylch tra y bo y Saint yn byw 
mewn gwahanol wledydd, llefaru ieithoedd gwahanol a dyeithr, 
yn anadnabyddus ag ymarferion a defodau eu gilydd, a thra bo 
llaw’er yn gorfod ufyddhau i’r llywodraeth lle y maent, yr hon yn 
fynych ni cbaniatâ i'r Efengyl gael ei phregethu o fewn i’w 
chyffiniau, llawer llai i ordinhadau bywyd ac iachawdwriaeth 
gael eu gweinyddu ? ac os yw hyn yn anrahosibl, y mae rhesym- 
au digonol paham y gorchymynodd yr Arglwydd ymgasglu i’r 
un gorlan, lle y gallent gael eu dysgu yn eu gwahanol ddyled- 
swyddau, a dyfod yn un yn rahob peth. 

Ond wele y Saint ynghyd, fel y gallont ddyfod yn un ; a pha 
fodd y gallant gyfiawni hyn ? Trwy i bob un garu ei gymmydog 
fel efe ei hun, a gwney^d megys y chwennycho iddo wneuthur 
iùdo yntau, mewn meddwl, mewn gair. ac mewn gweithred. Wele 
ni yma yn Seion,wedi ymgasglu o fawr amryw genedlaethau, o 
wahanol dafodieithoedd, ymarferiadau, yraddygiadau, defodau, 
tueddiadau, galwedigaethau — da, drwg, a chanolig, megys y 
dygasom hwynt o’n crydiau : gan hyny, gadewch i ni gasglu 



282 


UDöORN SEIOIT. 


pob da, o bob cenedl, a’i ddiogelu, taflu y drwg ymaitl*, a diçrygis 
y canolig raor beìl ag y byddo modd, fel y caffo pob peth eî 
ddiogelu a fo werth diogelwch — a gadael y pethau sydd o’r tu ol, 
gan wthio yn mlaen i berfTeitbrwydd. 

Yn awr bydded i bob nn wneyd, megys yr ewyllysrai i aralî 
wneuthur iddo yntau, nid yn uDÌg trwy gyfranu o’i gyfoeth, 
mewn aur, arian, marsiandiaeth, neu ryw nwyddau o ba natur 
bynag, ond mewn talu ei ddyledion, a hyny yn ewyllysgar hyd 
eitbaf ei allu,a chyfranu yn rhadlawn bob cyfarwyddyd a duedda 
fod o les i adeiladu Seion. 

Ond, raedd un,“Mi a wasanaethais saith mlynedd o brentis- 
iaeth i ddysgu fod yn saer, ac a ydych chwi yn raeddwl fy mod 
yn rayned i rodui y wybodaeth a ennillats ar gyramaint o draul 
amser ac arian, i un dyn, heb ad daliad rhesymol? na, nid mewn 
un modd ; nis gallaf wneyd hyny. Os yw fy rorawd am ddysga 
y gelfyddyd, bydded iddo wneyd megys y gwnaethym innau — 
talu hanner can punt o arian i mi neu ryw feistr da arall, a 
rhoddi i mi saith mlynedd o’i waith.” Tra fo y saer yn dweyd ei 
ystori, y gof, y cistenydd, raasgnachwr, teiliwr, physigẃr, hetwr, 
cyfreithiwr, cyfrwywr, cylchwr, trecwr, raelinwr, llifiwr, garddwr, 
ffermwr, crydd, pobydd, botasydd, raelinydd, tanwyrdd, cyffeith- 
wr, dylwyfynwr, fferyllwr, a’r holl felly yn y blaen o alwedigaeth- 
au, a dyrant i’r fan, ac a unanfc yn mhenderfyniud y saer; eu 
gwybodaethau a gostiodd yn rhy ddrud, a c nis gallant ffwrdio ea 
rhoddi ymaith yn rhad. 

Yr egwyddor a gofleidir yma sydd mewn cydundeb ag arferiou 
y byd yn gyffredinol, ac os yw yn dda ac uniawn i fod yn mhlith 
y Saint, ni a ddymunem ei gweled, ac yn wir fe ddylai fyned yn 
ei blaen. Beth yw y pethau bychain ueillduol, a’r cyfanswm 
mawr yn mysg y Saint, ond adeiladu i fyny deyrnas Dduw ? A 
pha beth sydd gan y Saint a’r nas derbyniasant? ac o ba le y 
derbyniasant yr lioll bethau daionus, ond oddi wrth Dduw ? ao a 
all neb ag sydd yn hyddysg yn y pwnc roddi gwybod i ni, beth 
yw y gwahaniaeth rhwng ysbrydolrwydd a thymraorolrwydd yn 
nheyrnas Dduw, a pha le y mae un yn darfod a’r llall yn dechreu ? 

Tra yn dysgwyl am atebiad, gadewch i ni feddwl i*r saer (yr 
hwn a osodwn i bersonoli yr holl alwedigaethau ereill) gyfarfod 
â’r Prophwyd, sef arweinydd Israel, a dywedyd wrtho, A welwch 
chwi yu dda fynegi i mi pa fodd y gallaf wahaniaetbu rhwng 



ÜDGORN SEIÖN. 


283 


«ngel tywyllwcb ac angel goleuni, neu rhwng angel drwg ac 
Ängel âa; oblegid yr wyf yn deall fod Satan weithiau yn ymrithio 
fel angel goleuni, ac y mae ofn arnaf y gailaf gael fy nhwyllo; 
neu i’r cTefftwr ofyn trwy ba allwedd y gallai agoryd y drws i 
deymas nefoedd, neu i bresennol-deb y Tad (oblegid y mae gan y 
Prophwyd fwy o allweddau nâ’r holl gredftwyr yna a'u gosod yn 
nghyd); ac fr Propbwyd ateb, Mi a dreuliais dair gwaith saith o 
fiynyddoedd i ddysgu y pethau yna, ac i wybod pa fodd i adeil- 
adu teyrnas Dduw, achael iachawdwriaeth ynddi, trwy ympryd- 
iau a gweddiau, a theithiau ac ymchwiliadau, a bliuderau, a 
gwyliadwriaethau ; ae a dalais allan filoedd o ddollars heblaw, er 
cyrhaedd y wybodaeth ydych cliwi yn ymofyn ; ac a ydych chwi 
yn tybied yr âf i roddi bant yr hyn a gostiodd i roi mor ddrud ? 
na wnaf, roewn un modd ; os chwennychwch wybod yr hyn wyf 
fi yn wybod, rhaid i chwi ddysgu y gelfyddyd, fel y g\?naethym i. 
Beth a feddyliech chwi am y fath Brophwyd? 

Oni ddywedai pob un, yr wyf yn meddwl fod gan y propbwyd 
dair gwaith y cj'fleusdra i ddywedyd felly, nag sydd gan y saer 
neu’r crefftwr, oblegid fo dreuliodd gymmaint dair gwaith o amser 
ac arian i enniìl ei gelfyddyd ? Ond aro8 fynyd, ac ystyria na 
threuliodd un o honynt ei amserei huu, oblegid ní-d oedd gan un 
amser i’w dreulio ; eiddo yr Arglwydd oedd y cwbl, ac efe a 
roddodd ei fenthyg jddy-nt i -ennill gwybodaeth, fel y byddai 
ganddynt gy.flawnder i gyfranu i ereill, y.a rhad megys y derbyn- 
íasant. 

Yna, gan fed gan y Prophwyd dair gwaith y <îyfleusdra i 
■wneyd esgusodioa dros beidio cyfranu gwybodaeth, pan ofynir, 
oblegid ei draul mewn amser ac arian; a cban nad oes gan un o 
honynt sail droa y fath esgusodiad, gan fod y cwbl yn eiddo i’r 
Arglwydd, nid ydym yn dysgwyl elywed un crefftwr neu ddysg- 
awdwr yn mhlith y Saint yn gwueuthur esgusedion dros beidio 
oyfranu yr holl wybodaeth a dderhyniodd, pa bryd bynag y gallo 
fod o ddefnydd i unrhyw ddyn, cyn iddo yn gyntaf glywed ▼ 
Prophwyd yn gwneyd y fath esgusodion ; a phan ddywedo efe, 
Mi a wasanaethais fy 'inhrentisiaeth yn Lloegr, yn Oerraany, yn 
Ffrainc, yn yr Eidal, yn Spain, yn Denmarh, yn Russia, yn 
JLloegr Newydd, neu China, neu ryw le arall, ac nis gallaf roddi 
íy ngwybodaeth i bant, hi fydd yn llawn bryd i’r crefftwyr, 
K)&ààygwjjj cyfreithwyr, a'r offeiriaid i wneyd y fath esgus- 



534 


CDGORN SE20W. 


«diou ; ac alltudiad o r r fath ddrvchfeddyliau o blitb t Sahit, s 
ddinystriai un achos o deimladau anghysurns, ac a dueddai §« 
ddwyn yn mlaen Deyruas Dduw ar y ddaear. 

Fe ddylai pob plentyn ddysgu ac ymarfer y gelfyddyd neu’r 
alwedigaeth hono i ba un y mae wrth natur yn fwyaf tueddol. Y 
bachgenyn sydd â dawn ac archwaeth naturiol i fod yn ôf, a wna 
gylchwr da nemawr byîb; ac amryw o'? talentau celfyddydol 
penaf a orfuwyd i ddysgu eu galwedigaethau allan o amser, trwy 
ei hymdrecbion eu hunain, pan yn cynnal eu hnnain trwy eu 
diwydrwydd, ac efallai rieni egwan, neu chwaer amddifad ar yr un 
pryd ; yna bydded i bawb, nid oes gwahaniaeth o ba wlad, i 
gyfranu eu gwybodaeth yn rbad, a gwneyd pob daioni a allant; 
a pheidio cuddio eu talent mewn napcyn, rhag eu cael yn weision 
anfuddiol. 

Bydded i bob gwahaniaeth cenedlaethol gael ei ymlid ffwrdd o 
blith y Saint, oblegid y mae Duw yn gwneyd ei ran i ddwyn 
oddiamgylch yr amser pan gaffo yr oll a weddillir deimlo eu bod 
o un gwaed — a ymddygaut at eu gilydd megys brodyr, a llefaru 
iaith bur; ac ni ddywed un, Myfi wyf o Paul, arall o Apolos,. 
arall o Cephas; ac myfi wyf o Loegr, minDau wyf o Ffrainc, a 
minnau wyf o’r Almaen; ond ’pàwb a ddywedant, Yr wyf fi o’r 
ddaear a thros Iesu Grist, a theyruas Dduw, a’ra hoil ymdrechion 
a gant fod dros ei dygiad yn mlaeu ^ a’r hyn wyf fì yn wybod, a 
ellwch chwitbau hefyd ei wybod. 

Gwybodaeth, megys arian, pan iawn ddefnyddir, a gynnydda y u 
fcunyddiol ; ond os cuddir, a ryda, ac a waethyga mewn gwerth. 

Fe ddywedir weithiau fod gan y Llywyddiaeth a’r Hen- 
uriaid ragfarn yn erbyn Saint o wledydd ereill,— Seison, 
Daniaid, Dutch, &c. r oblegid eu bod yn cyfeirio at eu ffaeleddau,. 
y rhai a sugnasant yn eu babandod, y rbai a gyfodant oddi ar 
neillduolrwydd eu cenedlaethau, a’r rhai a ddygasant ganddynt * 
blith y Saint; hyn sydd ddrj’chfeddwl camsyniadol. 

Y mae gan y cenedloedd eu cenedligrwydd priodol, a’u rhag- 
farnau cenedlaethol ; y Saint, megys ereill, cyn iddyut glywed yr 
Efengyl, a ymorweddent yn yr un camsyniadau, fod eu cenedl 
hwy yn fwy pur, yn fwy pwerus, ac yn fwy doeth, a chanddynt 
harddach darlunfa> llai tylodi, neu fwy o ardderchogion, nag uct. 
arall. Oud y cyfry w betbau a ddylent gael eu hymlid i ffwrdd o. 
blith y Saint^ nid oes iddynt Le yn meddyliau eu llywyddiaotli, & 



UDGORN SEION. 


285 


phan fyddont yn cyfeirio at hynodion, neu ffaeleddau cenedlaeth- 
el, y maent yn ei wneyd, fel y byddo iddynt gael eu dileu o blith 
y Saint; oblegid y maent yn wastadol yn cofio ein testun, ac yn 
eyfrif yn dda yr hwn a wnelo dda, ac yn oreu yr hwu a wnelo 
oreu ; a’r rhai oll a brofasant o ddaionus air Duw, a neithoedd y 
byd a ddaw, a wna nemawr sylw pa un a gafodd brawd neu 
chwaer eu geni yn Kamtscbatlia, neu y Jerusalem Newydd, os 
bydd eu bywyd a’u bymarweddiad mor bur ag y byddont yn 
alluog eu gwneuthur. 

Y byd yw cartref tragywyddol y Saint, a chan y Saint y mae’r 
un modd a chan y Cenedloedd — y rhai a wnant oreu sydd oreu ; 
a’r ffordd i bob Sant a chwennycho gadw i fyny gymmeriad ei 
genedl yw diwygio ar bob dysgeidiaeth a cherydd a ddaw allan 
o'u priodol le, a pheidio byth mwy coleddu eiddigedd,i feddwlfod 
gan eu harweinyddion ragfarn tuag at eu cenedl, oblegid eu bod 
yn cyfeirio at eu ffolineb a’u camsyniadau cenedlaethol. 

Cyf . Tíiomas Job* 


ADOLYGIAD AR LYFR MORMON. 

Dichon y carai ein darllenwyr weled yr adolygiad a wnaeth 
Golygydd Seren Cymru, ar y cyfieithad Cymraeg o Lyfr 
Mormon, copi o ba un a ddanfonasom iddo i’r dyben byny. 
Mae yr adolygiad dan sylw i’w weled yn y Rhifyn am yr Sfed o 
Orphenaf, 1852, yn y newyddiadur crybwylledig, yr hwn a 
gopiwn fel y canlyn : — 

“ Nis gellir dysgwyl i ni roddi un oymmeradwyaeth i’r gwaitb 
hwn, na chanmawl ofergoeledd y Cymry am roddi ceí'nogaeth i ’w 
gyhoeddi yn Gymraeg; ac nid oes un cyl'ansoddiad a osodir i 
fyny yn gyfartal i Air Duw, yn haeddu ond y condemniad 
mwyaf penderfynol. Pa fodd bynag am bvny, nid oes un perygl 
i’r sawl a’i ddarlleno yn ystyriol i gatd ei hudo ganddo, fel ag i 
droi yn un o Seintiau y Dyddiau Diweddaf; canys nid ymddang- 
osa i ni ond cruglwyth o chwedlau ffol, wedi eu cyfansoddi yn 
ddichellgar i efelycbu, i ryw raddau, yr hanes ysgrythyrol, ac 
enwau y personau wedi eu newid, a llawer o ffug-hanesion wedi 
eu hychwanegu. Pa fodd bynag arn hyny, mae y gwaith wedi ei 
argraffu yn dda, ar lythyren eglur a phapyr rhagorol, fel y uiae 
pob gwaith o eiddo Mr. Davis. Mae y cyffeithad hefyd yn 
jhwydd a dealladwy.” 



286 ' 


UDGORN SEJOtf. 


Yn awr, dyna yw barn y Golygydd ucliod am Lyfr Mormon; 
ac yr ydyin ni yn teimlo yn ddiolchgar iddo ara ddweyd ei 
feddwl ; canys ni allai ddweyd dira a roddai fwy o gymmeradwy- 
aeth i Lyfr Mormon, nâ’r hyn a ddywedodd. Pe dywedai y byd 
yn dda am y llyfr hwn, bnasai yn brawf i blant Duw mai eiddo 
y byd fuasai, canys y raaent hwy yn caru cynnyrchion eu 
hunain; ond gan y dywedir ei fod “ yn haeddu y conderaniad 
mwyaf penderfynol, ,ŷ raae yn arolwg ei fod o Dduw, yr hyn a 
wyddora ni er ys cryn amser. Mae y byd yn credu y Beibl o 
herwydd ei fod yn hen; yr un fath y credai y Phariseaid yn 
ysgrifeniadau Moses a’r prophwydi. Mae’r diafol raor dda 
ganddo am hen ysgrythyrau â neb, gan ei fod yn llwyddo gan 
ddynion i'w gwyrdroi er eu dinystr. Yr oedd efe yn adrodd 
ysgrythyrau wrth demtio ein Harglwydd ; ac y raae ei holl blant 
yn gwneuthur defnydd o honynt er llwyddo achos eu tad diafol. 
Os yw y Saint o Dduw, mae enwadau crefyddol y wlad o’r 
diafol, nad pa gymmaint yw eu parch o’r Beibl. Eithr parchu 
yr ysgrythyrau y raaent fel y Phariseaid, onide buasent yn credu 
yn Llyfr Morrnon; canys y mae’r ddau lyfr wedi eu hysgrifenu 
dan arweiniad yr unrliyw ysbryd, yr hyn a ŵyr pawb ag ydynt 
wedi derbyn yr Ysbryd Glân yn eglurhaol iddynt eu hunain, 
Ychydig y mae golygyddion a phregethwyr sectaraidd yu 
feddwl fod eu hadolygiadau a’u pregethau yn erbyn Llyfr 
Alormon, yn llefaru mwy drosto, nag a ddychyromygodd eu calon- 
au erioed. Yn ngwyneb yr holl guro arno, y mae yn gweithio ei 
ffordd i blith holl genedloedd y ddaear, ac y mae eisoes yn 
gyhoeddedig mewn chwech neu saith o brif ieilhoedd y byd ; ac 
erbyn hyn y raae oddeutu dwy fil a hanner o gopiau Cymraeg o 
hono yn nwylaw meibion Gwalia, heblaw amryw gannoedd o 
gopiau Seisnig, ac ieithoedd ereill. Nid oes blwyddyn er pan 
ymddangosodd yr holl gyfieithadau hyn ; a pha beth a allwn 
ddysgwyl mewn blynyddau dyfodol ? Gallwn ddysgwyl na fydd 
un genedl dan y nefoedd heb gael ei rhybyddio am iachawdwr- 
iaeth trwy ufyddhau i’r Efengyl, a dinystr trwy beidio. Yn wir, 
yr Arglwydd a gwblha ei waith, ac nis gall dim ei attal. 



UDGORN SEION. 


287' 


LLYTHYR ODDIWRTH CAPT. D. JONE5I. 

Dinas Manti , Mai 1, 1852. 

Hvbarch Frawd Phillips, — Wedi oediad maith, ysgrifenaf 
etto i’ch colîâa chwi a’r hynaws Saint yn Nghymru, f) T mod hyd 
yma yn fyw, ac yn parhau yn y mwynhad o freintiau a ben- 
ditbion, tymmorol ac ysbrydol lawer. Y’r hyn a achosodd yr 
oediad oedd, o herwydd ddarfod i’r Llywydd Young fy nghyng- 
hori yn yr Hydref diweddaf, i yinbarotoi i genadiaet.h i Gymru, 
ac felly, dysgwyliais i gario fv llythyr fy hunan ; eithr, daeth 
efe yngljyd ag ugeiniau o frodyr ereill drwodd yma ddoe, 
i ymweled â’r sefydliadau deheuol, a gorchymynodd i rai yra- 
barotoi i ymchwilio yn mhellach am y “ Madogiaid,” yn yr 
Hydref dyfodol; dywedodd ei fod yn ddiweddar, wedi clywed 
cryn lawer o hanesion difyrus am danynt, pa rai fyddent rhy 
faith i’w traethu yn y llythyr hwn : yn ol hyny y gwnaf. 

Anwyl Frawd, yr ydych chwi a’ch cenadiaeth bwysig yn cael 
lle ar fy raeddwl, ac yn fy ngweddiau yn fynych, ac y raae yn 
peri llawenydd nid bychan i mi glywed trwy lythyron, &c., fod 
yr Arglwydd yn eich cynnal, ac yn eich galluogi drwy ei Ysbryd, 
i lywyddu yr eglwys yna gyda llwyddiant — i glywed, meddaf, 
fod undeb a chariad yn ffynu, hyd nes denu pechaduriaid i 
ufyddhau i efengyl Crist ; a diau pe deallai y Cymry, yr byn 
sydd mewn mwyniant yma, ynghyd â’r pethau sydd yn eu 
haros hwythau yna, yr ufyddhaent fel cenedl ar frys; ond 
trefnodd Duw mai “ trwy ffolineb pregethu y mae achub y rhai 
sydd yn credu ;” felly, rhaid iddynt gredu eîch tystiulaeth, cyn y 
gallant weled trwy y gudd-len sydd rhyngddynt â’u tynghed ddy- 
fodol, y naill blaid neu'r llall. 

Diau y dysgwyliwch beth hanesion genyf y tro liwn etto ; y 
goreu o ba rai yw, fod trigolion yr holl ddyffrynoedd hyn yn 
mwynhau iechyd a heddwcli cyffredinol : gŵen wyneb eu Tud 
arnynt hwy a’u heiddo, a’u llafurwaith, yn dymmorol, ac yn 
mwynhau mwy o freintiau, hendithion, goleuni, a gwybodaeth o 
Dduw ein Tad, a threfn yr iachawdwriaeth fawr yn barhaus. Ac 
ni chanfyddwyd erioed yn yr eglwys hon, y fath ymroad unfrydol, 
a phenderfyniad diysgog a chyffredinol i adeiladu teyrnas yr 
Iesu, ag sydd drwy’r dyffrynoedd hyn ynawr; yr hyu undebi 



288 


ÜDGORN SEION. 


n sél frwdfrydig, a dynodd i waered yn y gymmanfa ddiweddaf r 
fwy o fendithion a gwybndaethau nag erioed o’r blaen. Y mae 
y brodorion cylchynol i’r sefydliadau yn beddychol yn awr. Y 
xuae y deyrnas tuedi dyfod yn ein plith ni yma, yr hyn ddyfodiad 
ag y chwennycbodd ein henafiaid gymmaint am fwynhau rhan 
o hono. Y mae amaethyddiaeth mor tìodeuog ues y mae holl 
ystòrdai y wlad wedi eu gorlenwi â llafur, a digonedd o wenith i 
gael am o ddau hyd bedw'ar swllt y bwshel, o 60 pwys yr un. 
Caws o 6c. i 10c.; ymenyn o lOc. i Is. ; cyffylau yu rhatach nag 
erioed yraa ; anifeiliaid corniog yn dal y prisiau blaenorol ; 
dilladau oddeutu dwbl y prisiau Americanaidd; eithr y mae 
prinder arian yraa yn bresennol, yr hyn a achosa i’r Marsiand- 
wyr, gan mwyaf, gludo ea nwyddau i’r aur gloddiau oddiyma. 
Y mae yma ymdrechiadau gwrol o blaid anymddibyniaeth ar yr 
holl fyd a’i farchnadoedd, trwy gynnydd celfyddydau cartrefol; 
ac y mae eisoes ran fawr o’r trigolion yn gwneyd eu dilladau a’u 
rheidiau eu hunain, cyn helled ag yr hwylusa yr hinsawdd y 
defnyddiau i dyfu ; ac y mae sefydliadau yn yraehangu yn 
ddeheuol o hyd, lle y cynnyrchir yr oll ag a gynnyrcha unrhyw 
liiusawdd. Tra y parha yr heddwch a’r nodded cartrefol,ag sydd 
yn amdoi y dyffrynoedd hyn yn breseonol, ni raid i chwi na 
ninnau anesrawytho dim o barthed i’r genngen a’r gyuddaredd a 
ymddangosa yn ein herbyn yn y Taleithiau, nac yn un partli 
o ystôl-draed ein Tad. 

O barthed i'r yrafudiad yma y flwyddyn hon,nid oes lle i 
amraau yn hwy,a’r na fydd yu mhell tu hwnt i un flwyddyn 
fynedol drwy’r Taîeithiau. Parotoir yma i anfon ugeiniau, os 
nad rhai cannoedd o bedrolfeni, i gyfarfod â’r mudolion traed, 
pa rai fyddant hyd y ffordd wrth y miloedd, dygir ymborth, &c., 
iddynt tua hanner y ffordd i’r Taleithiau. 

O barthed i’r ymfudiad o Gymru, diau eich bod chwi yn cael 
pob cynghorion dyddorol oddiwrth y Idywyddiaeth yn Llynlleif- 
iad ; elto hyn a ychwanegaf i ystyriaeth y Saint ymfudol oddi- 
yna, — Ymdrechent am gadw Ysbryd Duw gyda hwynt, fel na 
chollont ysbryd yr ymgasgliad, ac nad anghofiont eu dybenion 
cynhyrfiol yna, neu’r dewisiad diweddol ar ol cyrhaedd yma. 
Gwyntyll gref yw yr ymgasgliad hwn, a gwyn fyd yr hwn a 
gadwo ei olwg ar y uôd yn ddyfal. Y mae yn ddrwg genyf 
ddeaìl fod amryw o’r Cymry a gyrhaeddasant i’r Llyu Halen 



UDGORN SEION. 


289 


Fawr y llynedd, yD, neu wedi cychwyn i’r mŵn-gloddiau yn 
groes i gynghor, i farw o’r “clefyd melyn,” fel y gelwir chwant 
yr aur; o’r ddau, gwell i’r Saint fyw a raarw yn ffyddlon yna, a 
myned i baradwys, na cholli eu gogoniant dyfodol drwy geisio 
yragasglu a raethu. Derbyniais lythyr oddiwrth Thomas Giles 
yn ddiweddar, yr hwn a barodd i mi fawr gysur; diolchwch 
drosof iddo am dano, ac ymdrechaf ad-dalu cyn hir drwy ysgrif- 
enu ato. Ni cbefais ond un llythyr oddiwrthych chwi er pan 
eich gwelais ; a’r pleser o weled eich henw a'ch llaw eich hun ar 
yr anrheg ddymunol o geryg ffrwythau ; cefais tua hanner yr hyn 
a anfonasoch, a diolch yn fawr ara danynt. Ni chlywais oddi 
wrth y Brawd Davis er’s llawer o amser, beth yw’r acbos ? ac ni 
chefais yr Udgorn, ond y gyfrol gyntaf, ac yohydig rifynau dwy 
flwydd oed braidd wedi hyny, oddiwrth H. Evans. A ydyw fy 
hen gyfoedion wedi marw oll braidd, ynte ar y ffordd yn dod ? 
Mae fy nheulu yn iach, a’r boll Gyrarya'r a glywais. Anerchwch 
y Saint anwyl yna droswyf yn serchus; yr Arglwyd grasol a’u 
bendithio hwy a chwithau, a’r Brawd Davis, Pugh, &c. Yr wyf 
finnau yn eich bendithio oll. Amen. 

Ydwyf, yr eiddoch, &c. 

D. Jones. 

[Mae yn ddrwg genym fod cymmaint o lythyron a llyfrau ag 
oeddym wedi yru at ein hofF frawd Capt. Jones, heb ei gyrhaedd. 
Ond dichon, wedi yr elo y cwmnioedd presennol i ben eu taith, y 
bydd wedi derbyn amryw o honynt. Yr ydym yn dyfynu a gan- 
lyn o lythyr a ddanfonodd y brawd Jones i ni, ar yr un dydd â’t 
uchod : — “ Diolch yn fawr i chwi am y llythyron a anfonasoch 
er's llawer dydd, a’r llyfrau ; nid oes dim yn fwy yn fy awydd 
na chlywed hynt yr efengyl yn Nghymru hoff, a da iawn fyddai 
genyf glvwed yn amlacli. Y Duw doetli a’ch bendithio chwi oll 
â chariad, â doethineb, ac â llwyddiant bythol, yw’m tacr weddi 
beunydd. Y mae fy ngwaig a’m plant yn mwynhau iechyd da, 
(diolchaf am hyny), ac yn ymuno â rai i gofio atoch chwi a’ch 
teulu, a’r Brawd Phillips a’i deulu, Pugh hynaws, ynghyd â’n 
holl gydoabod, yn enwedig â’r Saint oll; buan y cwrddwn chwi 
oli yma feì gwenith wedi ei gasglu i ysgubor cyn y del y drygfyd. 
* * * * Gobeithiaf glywed llawer o uewyddion oddiwrth- 

ych cyny cycliwynaf i’r deau yr Hydreí’ i chwilio allan yr Indiaid 
Cymreig, wedi hyny talaf y newyddion yn ol, debygaf! Clywais 
eich bod yn cyhoeddi yr Athrawiaeth a Chyfammodau, ynghyd 
â Llyfr Mormon, yn Gymraeg. O mor dda fyddai geny f eu gweled; 
eu Hawdwr a’ch cynnysgaetho â doethineb gogyfer â’r gwaith 
pwysig, meddaf fi.” Mae y gweddill o’r llythyr yn bersonol, ac 



290 


UDGORN SËIOM. 


yn gwbl aíom ni ein bunain. Mor dda 'getìym yẁ cìytrfed òcfjí 
wrtb un a dracthodd wrthym gynta? o neb arn allu Ì)uvr yn f 
dyddiau diweddaf. — G ol.] 


LLYTHYR AT Y LLYWYDD W. S. PHILLIPS. 

Winter Quarters , Gorph. 8, 1852. 

Anwyl Frawd Fhillips, — Yr wyf yn awr yn bugeilio anifeil- 
Said, ar byd saíie tref Winter Quarters. Nid oes yma neb yn 
byw, nac un tŷ ychwaith ar ei draed, ond yn unig hen olion tân 
coed ; yma ac acw y raae y borfa braidd yn gorchuddio y cwbl, 
Fe grybwyllir enw y dref hon raewn araser i ddyfod er dirrayg a 
gwartii tragyw'yddol i Unol Daleithiau yr America, o herwydd fe 
fu oddeutu 700 o’ra brodyr a’m chwiorydd anwyl farw yma mewn 
amser byr, a phlant oedd y rhan fwyaf o honynt, o achos iddynt 
gael eu herlid i’r anialwch oerllyd, o Nauvoo, yn ddiachos, ond o 
herwydd eu crefydd, gan sectariaid gwaedlyd y Taleithiau. 

Y mae y gwersyll yr wyf fi yn perthyn iddo yn mhell yft 
mlaen erbyn hyn, sef y trydydd ar ddeg. Y mae ambell un o 
hen elynion y Saint yn Missouri, a lleoedd ereill, yn myned yn 
gynddeiriog o ddigofaint at y Saint, o herwydd fod Llywydd yr 
Unol Daleithiau yu dyrchafu rhai o’r Saint yn swyddogion 
gwladol uchel yn awr ac eilwaith, er gwaetha’r celwyddau sydd 
yn cael eu dweyd a’u cyìioeddu ara y Saint. Oblegid fod gelynion 
y Saint yn methu codi plaid i’w herlid yn ddiachos, bygwthias- 
ant fyned dros afon Missouri i dir yr Indiaid, i wneyd niwed i’r 
brawd E. T. Benson ac ereill, gan dybied y gallasent wneyd hyny 
yn hawdd, o herwydd fod y brawd Benson yn aros hyd y diwedd- 
af, cyn myned tua’r Lìyn Halen; felly buasai heb neb i’w gyn- 
northwyo, debygsent hwy, oblegid fod y Saint wedi myned o’i 
fiaen i gyd. Rhag ofn y buasent yn cwnraeryd y fantais o 
niweidio neb, fe ddarfu o 3 i ú o arary w gwmpeini gael cynghor i 
aros dan y buasai y rhai olaf yn dyfod dros afon Missouri ; dyna 
y rheswra fy mod i yma. Y mae gyda ni geffylau, ni a yrwn ac 
a oddiwedJwn ein gwahanol gwmnioedd etto, cyn y byddant 500 
o filltiroedd yn mlaen. Fe groesa y rhai olaf o’r Saint am y 
tymmor hwn y fory ; y mae yr Apostolion O. Hyde, J. Taylor f 
JË. T. Benson, E. Snow, a F. D, Ilichards, oddeutu yr afon ya 



OOGOftN 5EÍON. 


29 ] 


bresetmoí. V mae pawb yn iach a chysurufî, ac ni a fyddwn yn 
cychwyn cyn diwedd yr wythnos hon. Y mae deg mil o Saint 
yu myned tua’r Llyn Haleii eleni, gan gymráeryd gyda hwy un 
filiwn o ychain a gwartheg, mil a hanner o wageni, deg mil o 
ddefaid, mil o geffylau a mulod ; y mae miloedd o’r rhai a 
gychwynodd tua Chalifornia a Oregon, yn bwriadu myned i fyw 
i blith y Saint. Y mae pob peth yn myned yn mlaen yn rhag- 
orol dda vr. y wlad hon mewn peuhynas â’r Saint, noble yw hi : 
gogoniaut i Dduw. Y mae pob peth yn myned yn mlaen yn 
neiílduol o dda yn y Llyn Halen, &c. 

Y mae yn hawddach o Iawer i ddweyd yn Nghymru, “ Paham 
na ysgrifenant ýü ol o’r Araerica,” nag yw i ysgrifenu i’r hen 
wlad ar o\ dod yma, o eisieu amser, oblegid fod dyn mor brysur 
wrth y naill beth neu’r lîall o hyd braidd ar ei daith. Mi a 
ddanfonaf atoch chwi, fechgyn Gogledd Cymru, o’r Llyn Halen; 
byddwch amyneddgar, all is well. Gweithiwch yr efengyl yn ei 
blaen â’ch holl egni. Yr w r yf fi yn iach ac wrth fodd fy nghalon, 
diolch i Dduw. Fy nghofion atoch ol 1, ac at y chwiorydd yr 
un modd. Nid oes genyf ddim o bwys i’ch bysbysu yn mhelL 
ach ; y mae y Saint mewn undeb da iawn yma, a chofied y Saint 
i fod mewn undeb â’r Oííeiriadaeth yn Nghymru, a Duw a’ch 
llwydda yn mhob peth da. 

Fy nghofion goreu atoch chwi, anwyl Frawd, ac at eich Cyng- 
horwyr, a’ch teuluoedd, a’r holl Saint. G brysied, brysied pawb 
i ddod i Seion ar frys wrth gynghor. 

Ydwyf ar frys mawr, 

Eliezer Edwards. 


FENNILLION. 

O h Yt) ’ruy’n rhoddi diolch 
O galon i fy Nhad, 

Am im’ erioed gael cîywed 
Efengyl Iesu mâd; 

Trwy i mi fod yn ufydd 
I’r alwedigaeth lion, 

Mi gefais, yu lle gobaith, 

\Vir sicrwydd dan fy mron. 
Mae liyn yn beth dyeithr 
I'r gau grefyddwyr trist>> 



292 


3DG0RN SEION. 


Sef gwybod am y sicrwydd 
Sy’n Eglwys Iesu Grist; 

O, credwch ’nawr ei weision, 

Chwi ddoethion o bob rhyw, 

’Rwy’n sicr cewch fendithion 
Yn union gan ein Duw. 

A dyma fy nymuniad, 

Gwel’d pawb o ddynol-ryw 
Yn ufyddhau o galon 

I holl orch’mynion Duw; 

Os felly gwnant weithredu, 

A brysio i ddod yn ralaen, 

Cant dderbyn gan yr Iesu, 

Wir ddonian’r Yshryd Glân. 

Llansaird. Joseph Davies. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Nid oes neb dynion mor fynych ar y bai, â’r rhai sydd yn 
cymmeryd arnynt eu hod bob araser ar yr iawn. 

Nid oes ond ychydig yn cenfigenu wrth deilyngdod ereill, os 
bydd rhyw deiiyngdod ynddynt eu hunain. 

Yr wyf yn ofni nwydau aflywodraethus yn fwy nâ saethau y 
gelyu ; a chael fy nghaethiwo ganddynt hwy, yn fwy nd hualau y 
gorchfygwr. 

Y r hwn sydd yn liywodraethu ei hun,sydd yn llywodraethu y 
byd hefyd; a pha fwyaf o awdurdod a fydd genych ar ereill, 
mwyaf i gyd o lywodraeth fydd genych arnoch eich hunain. 

Llawer o’r gofidiau raewn teuluoedd a gyfodant oddiwrth y 
modd diles ag y mae gwragedd yn treulio eu hamser; nid ydynt 
ond yradrechu boddhau eu llygaid a’u clustiau, yn lle diwyllio eu 
rheswra a’u dealltwriaeth. 


Taliadad o Awst 19 hyd Medi l. — Sir Frychoiniog, «^4; 
Dyffryn Conway, £1; Sir Ddinbych, £2; Pontytypridd, 15s; 
Aberdâr, 15s; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, 18s llc; Merthyr, 
£l 4s 6c , Pendaren, 8s ; Cefn, £1 ls 4c ; Ffynnon-Tydfil, 
3s2o; Troedyrhiw, 5s 6c. — Cyfanswm, £12 Hs Sc. 

Gall y Saint sydd â pherthynasau ganddynt yn St. Louis, 
gyfeirio llythyron atynt i ofal “William Gibson, Box 333, Post 
Office, St. Louis, Missouri.” 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Street , Georgetown , Merthgr. 


i . DAVI8, ARGBAFFYDD, GBOBCETOWN, MEBTHYB. 



UDGORN SEION, 

NEU 

ŵerm n ^aútt. 


Rhif. 19.] MEDI 18, 1852. [Cyf. IV. 


CYHOEDDIAD! 

AT BOBL CYFFINIAÜ AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB 
CENEDLj LLWYTII, AC IAITH. 

GAN PARLEY P. PRATT, 

Apostol Iesu Grist. 

(O'r Argraffiad Awstraliaidd, ganyr Hen. C. W. Wandell.) 

GORUCHW YLIAETH NEWYDD. 

Apostol Iesu Grist , at y bobl sydd ar gyffiniau ac ynysoedd y Môr 
Tawel , o bob cenedl , llwyth , ac iaith , — yn anfon anerch : — 

Rhyngodd bodd i’r Arglwydd lesu Grist, y Messiah, yr hwn a 
fu farw ar groes Rufeinig, yn Jerusalera, yn agos i ddeunaw cant 
a hanner o flynyddoedd yn ol, a’r hwn a adgyfododd oddiwrth 
y meirw y trydydd dydd; ac ar ol rhoddi gorchymynion i’w 
Apostolion, a esgynodd i’r nefoedd, o hyny allan i derynasu hyd 
oni osodo ei holl elynion yn droedfainc i’w uraed, — i aufon allan 
ei angylion yn yr oes breseunol hon o’r byd, i ddadguddio 
GomchwyUaeth Newydd ; gan adferu felly i'r ddaear gyflawnder 
a phurdeb yr Efengyl, yr Apostoliaeth, ac Eglwys y Saint, gyda’i 
holl fendithion a’i rhoddion gwyrthiol ; yr hon Efengyl,wedi ei 
hadferyd felly, ynghyd â’i Hapostoliaeth a’i galluoedd, sydd 
raid ei phregethu i bob llwyth, iaith, pobl, a chenedl, o dan yr 
holl nefoedd, gyda’r arwyddion sydd i ganlyn y rhai a gredant : 
19 



294 


ÜDGORN SEION. 


ac yna yr Arglwydd Iesu Grist, y Messiali, a’r Brenin mawr, a 
ddisgyn o’r nefoedd yn ei goríT gogoneddus, ac aní'arwol, ac a 
deyrnasa gyda’î Saint, a thros holl deyrnasoedd y ddaear dros fil 
o flynyddoedd. 

Wedi cael rhan o’r weinidogaeth hon, a’n neillduo a’n gosod 
gan ein Brodyr yn yr Apostoliaeth, i gymmeryd y L1 ywyddiaeth 
a gofal neillduol y genadwri í’r gwledydd a grybwyllwyd yma — 
pa rai a gynnwysant yn agos i hanner y bellen ddaearol hon, 
— yr ydym ni raewn canlytiiad i’r cyfnfoldeb hwn, wedi dechreu 
ein cenadwri trwy ddanfon allan y Cyhoeddiad hwn ; yn gyntaf, 
yn Saesneg ; ac i’w gyfieithu a’i gyhoeddi gan genadnn neillduol, 
mewn amser prydlawn, yn mhob iaith, a tbafodiaith, a gynnwysir 
o fewn cyffiniau y genadiaeth hon. 

Yn gyntaf o’r cwbl, wedi dangos ein gwrthddrych, ein hamcan, 
a’n bwriad, a’n hawdurdod, yr ydym yn gwahodd, ac yn y modd 
mwyaf difrifol yn cymhell pob dyn i edifarhau, a throi oddiwrth 
eu pechodau, a chredu yn yr Arglwydd Iesu Grist, a dyl'od â 
chalonau drylliog, ac ysbryd cystuddiedig, a chymmeryd eu 
bedyddio (claddu mewn dwír) yn enw Iesu Grist, er maddeuant 
pechodau ; a hwy a ddeibyniant ddawn yr Ysbryd Glâu trwy 
osodiad dwylaw, yn enw Iesu Grist. gan yr Apostolion a’r Henur- 
iaid, pa rai a ddanfonir gan Eglwys y Sainc. A’r Ysbryd 
.Santaidd a ddwg dystiolaeth o wirionedd y genadwri, ac o fadd- 
euant pechodau i bob un a ufyddhao i’r unríiyw o lwyrfryd 
calon ; ac a leinw eu meddyliau o lawenydd a gorfoledd, a 
goleuni a gwybodaetb, ac befyd a agora i’w deailtwriaeth lawer o 
bethau sydd i ddyfod. Tra' fyddo rhai yn caeî eu benditbio â 
gweledigaethau, a gweinidogaeth angylion, ac ysbryd prophwydol- 
iaeth, a dadguddiad ; ac ereill, â dawn i iachâu, neu gael eu 
hiachâu trwy eneinnio ag olew yn enw yr Arglwydd, ynghyd â 
gweddi, neu osodiad dwylaw yn enw yr íesu, Y mud a lefara, 
a’r byddar a glyw, a’r cloff a rodia, a llygaid y deillion a gânt 
weled, yn gymmaint â’u bod yn meddu ffydd ddigonol i dderbyn 
y cyfryw. Ac ni fydd llawer o flynyddau etto, yn ol fel y byddo 
fîydd, gwybodaeth, undeb, a gallu yn cynnyddu, cyn y caiff y 
meirw gyfodi mewn rhai amgylchiadau ; angherdd tân a ddi- 
ffoddir ; carcharau a agorir, os bydd anghenrheidrwydd ; a’r gwir 
elfenau a lywodraethir gan weision Duw, yn enw yr Iesu. 

Yr holl ddoniau hyn a gynnwysir yn yr Oruchwyliaeth New 



UDGORN SEION. 29Ó 

tàd, ac y maenti’w cyfranu i ddyn mewn amser priodol, yn ol fel 
y bvddo ffydd yn eynnyddu. 

Mae yr Eglwys etto yn ei babandod ; uid yw ei haelodau etto 
wedi cyrhaedd yr holl roddion hyn, oud y maent yn cynnyddu 
gyda chyíiymdra rhyfeddo), ac y maent mewn amryw enghreifft- 
ìau yn mwynhau y doniau hyn mewn amryw wledydd. 

Ni a wyddom fod yr hysbysiad rhyfeddol a gynnwysir yn y 
Cyhoeddiad hwn, o anghenrbeidrwydd yn dyfod mewn gwrth- 
darawiad i draddodiadau yroeshon a’roesoedd cyntefig; ac liefvd 
ag amrywiol offeiriadaethau, trefniadau, ac ordinhadau y bvd, a 
elwir yn Gristionogol, yn gystal ag ar amrywiol grefyddau o 
e’ddo y Paganiaid, a’r Aîahometaniaid, a’r Iuddew'on ; ond gyda 
phob teimlad o dynerwch a pharch dros ein cyd-ddyn, nis gallwn 
ochelyd y gwrthdarawiad hwn. Nyni ydym gyfaill dyn, a 
chyfaill y gwirionedd. Yr ydym ni, gan hyny yn teimlo eiu 
hunain yn rhwym o ddwyn tystiolaeth o’r gwirionedd fel y bu, y 
mae, ac } r bydd. 

Y gweinidog Cristionogol a ofyna, “ Fa anghen sydd am 
Oruchwyliaeth Newydd, pan y mae yr hen wedi parhau trwy ol- 
yniad apostnlftidd ?” 

I hyn yr ydym yn ateb, “ Nas gwyddcm ni am un oîyniad o’r 
fath ; nid ydyra yn cydnabod yr un; ond er boddlonrwydd i 
ereill, ni a osodwn allan y ffordd i ddyfod i benderfyniad yn 
nacäol neu yn gadarnhaol, atu y cwestiwn tra phwysig hwn.’ , 

Chwiliwch ysgrifeniadau santaidd yr hen Apostolion cynt- 
efig, atn ryw drefn arall o Apostolio», gweinidogion, ordinhadau, 
rhoddion neu alluoedd, yn cyfansoddi y wir Eglwys, neu yn 
gyssylltiedig â hi, yn wahanol i’r drefn a osodwyd allan yn y 
tudalenau blaenorol, a chwi a cbwiliwch yn ofer. Cyfundraeth y 
Testament Newydd oedd gyfundraeth ysbrydoledig, galluoedd 
Apostolaidd, gwyrthiau, iachâd, dadguddiadau, prophwydoliaeth, 
gweledigaethau, angylion, a’r holl roddion a goffêir yn y llyfr 
hwnw. Yr oedd yu gyfundraeth o ordinhadau— megys bedydd er 
maddeuant pechodau, trwy gladdu mewn dwfr, yn enw Iesu 
Grist ; a gosodiad dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glân ; a 
gosodiad dwylaw er iacbâu cleifion ; hefyd eneinnio ag olew i’r 
un dybenion; hefyd gweinyddiad y bara a’r gwin er coffadwr- 
iaeth o farwolaeth Iesu Grist, a gwaed y cymmod. 

Y cyfryw yw cyfundraetb y Testament Newydd. Nid oedd 



296 


CDGORN SEION. 


awdurdod gan Pedr ei him i’w chyfnewid, na Phaul chwaith : 
trwy wneuthur felly, hwy a fuasent yn colli eu galluoedd apostol* 
aidd, a’u sefyllfa Gristiouogol, ac a gawsent eu melldithio, fel ag 
yr vsgrifenwyd gan Paul, “ Os pregetha neb o honom ni, neu 
angel o’r nef, Efengyl arali amgen nâ’r hon a bregetbasom ni, 
bydded anathema.’’ 

Mae hyn yn flfaith anwadadwy, yr hyn nas gall un dyn yn 
llwyddiannus ei gwadu, neu ei hammau ; y cwestiwn o olyniad 
apostolaidd neu eglwysig sydd fel hyn yn egluro ei hun : — 

A ydyw y drefn flaenorol o bethau, wedi ei throsglwyddo i lawr 
vn ei phurdeb a’i gallu hyd y dydd hwn ? ei hapostoliaeth, ei 
galluoedd gweledigaethol, dadguddiadau, prophwydoliaethau, 
gwyrthiau, doniau, ordinbadau, a galluoedd digyfnewid, anadfeil* 
iedig, a diwyrni ? 

Os felly, y mae genym Apostolion, Eglwys, &c., yn awr, heb 
Oruchwyliaeth Newydd,neu gommisiwn newydd. 

Os nid felly, yna nid oes Apostoliaeth, nac Eglwys, na gwein- 
idogaeth, na rhoddion Cristionogol ar y ddaear, oddieithr eu 
liawdurdodi trwy Oruchwyliaeth Newydd. 

Yn yr achos olaf, ni a ymofynwn, trwy ba faniar y ca y mil 
blynyddoedd, yr oes heddychol, a gwirionedd cyflfredinol, a gwy- 
hodaeth, eu harwain i mewn ? 

Trwy ba faniar y llenwir y ddaear o wybodaeth yr Arglwydd, 
megys y llanwa y dyfroedd y moroedd ? 

Trwy ba faniar y bydd un Arglwydd a’i enw yn un, ac y bydd 
yn Frenin yr holl ddaear, megys y llefarodd y Prophwydi ? 

I ba faniar y caiff yr Iuddewon a llwythau ereill o Israel eu 
hadferyd, pan ddelo cyflawnder yr amseroedd i mewn P pan gyf- 
lawner eu hamseroedd ; pan ddelo cytìawnder yr amseroedd i 
adferyd V pethau y Uefarwyd am danynt gan yr holl Brophwydi 
santaidd er dechreuad y byd ? 

Yn mha un o’r holl gangenau o’r Eglwys gristionogol, fel ei 
gelwir, yr amlygir gallu a gwyrthiau Duw, pan ddynoetha efe ei 
fraich yn ngolwg yr holl genedloedd, yn adferiad holl lwythau 
Iarael a Judah ? 

A gaiff ei allu a’i ddoethineb Ef eu hamlygu er adferiad y 
cyfryw i gyfammod toredig? i athrawiaethau llygredig? i ordin- 
hadau gwyrdroedig ? i Eglwys wedi ymranu, ac yn amddifad o’r 
jûoddion a’r gallu gwyrthiol? yu fyr, i Gristionogaeth, yr bon a 



UDGORN SEÍON. 


297 


reolodd yr holl genedloedd â gwialen haiarn, ac a wnaeth y 
cernedloedd a’u Llywodraethwyr yn feddw â gwin eu ffieidd- 
dra ? 

Na, atebwn yn hyf, na wna ! 

Pa beth, ynte ! a gaiff geiriau y Prophwydi syrthio i’r ddaear 
heb eu cyflawni ? 

Na chant byth ! 

Oddiwrth hyn y gwelir yr anghenrheidrwydd anhebgorol o 
Oruchwyliaeth Newydd, ac awdurdod apostolaidd newydd. 

Mae y cyfryw awdurdod yn awr wedi ei hadferyd; a’r cyfryw 
oruchwyliaeth wedi ei cbytìwyno, ac yn meddiant Apostolion ac 
Henuriaid Eglwys Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Yn y cyfryw achos â hyn y collodd merthyron eu gwaed, ac y 
difreiniwyd pobl gyfan, ac yr anrheithiwyd, yspeiliwyd, gwasgar- 
wyd, ac yr enllibwyd hwynt yn mhob rhyw fodd, ac y gyrwyd 
hwynt i’r raynyddoedd oddi fewn i ddiffeithwch yr America. 

Gristionogion onest, a duwiol, ac o feddyliau da! (oblegid y 
mae’r cyfryw yn mhob sect o dan y nefoedd), yr ydym ni yma yn 
ddifrifol yn eich rhybyddio, ac yn eich gwahodd, yn enw yr 
Arglwydd, i ddyfod allan o bob sect, ac o’r holl “ Babilonau’’ 
CristioDogol, 'ie, “ deuwch allan o honi fy mhobl i, fel ag y dywed- 
odd yr hen Apostol,’’ “ oblegid ei phechodau a gyrhaeddasant 
hyd y nefoedd, a Duw a gofiodd ei hanwireddau.” 

Am hyny, deuwch aìlan, ac unwch ag Eglwys y Saint, ac o 
hyny allan cyssegrwcli eich ffydd, eich gweddiau, eich nerth, a’ch 
meddiannau at waith Duw. 

Aracanir yr un gwahoddiad i’r holl offeiriaid difrifol ac o 
feddyliau daion.»s,pa un bynag ai Rhufeinig neu Brotestanaidd, 
yn gystal ag aelodau ereill, a’r cenadon selog a difrifol; a’u cyn- 
northwywyr, y rhai sydd yn dwyn y Beibl i diroedd estronol, ac 
yn Uafurio yn nghanol maesydd o ia, neu dywod llosgedig, yn 
nghanol anialwch, a myuyddoedd, neu mewn diffeithwch uuigol, 
neu yn yr ynysoedd pell ac unig, wedi eu hamgylcbynu ag 
eangder diderfyn o foroedd ac awyr, o herwydd eu cariad at Iesu 
a’u cyd-ddyn. 

I chwi yr ydym yn dwyn newyddion o lawenydd mawr ! 

Y mae gogoniant y dyddiau diweddaf wedi gwawrio ar y byd ! 

Y mae gweddiau y rhai ffyddlawn yn mhob oes wedi eu 
gwrando! 



998 


UDGORtf SEION. 


Y nriae y nefoedd wedi ei liagoryd dracbefn! 

Y mae angylion wedi disgyn, a dwyn Goruchwyliaeth i ddyîi ! 

Y mae yr Ysbryd Glan wedi ei dywallt drachefn ! 

Y mae cyflawnder yr Efengvl wedi ei ddadguddio! 

Y raae y claf yn cael ei iachâu ! 

Cytlireuliaid yn cael eu bwrw allan! 

Y mae Teyrnas Dduw wedi dyfod ! 

Y mae lluman rhyddid a gwirionedd wedi ei gyfodi ! 

Ac y mae goleuni wedi llewyrchu i’r rhai sydd mewn ty- 
wyllwch ! 

Ac heb fod yn hir tywyllwch, ac anwyhodaeth, a thrais, a 
ddarfyddaut oddi ar y ddaear ! 

Agorwch eich calonau, gan hyny, a derbyniwch dysgwch 
ffordd Duw yn fwy perffaith; dychwelwch yn gyflawn at gyfun- 
draeth y Beibl hwnw a gyhoeddwch, ac at y Duw bwnw vr hwn 
a wasanaethwch. 

Ac wrth y rhai hyny nad ydynt Gristionogion ond trwy gened- 
liad, a thrwy enedigaeth, neu trwy broft’es, ac nid mewnymarwedd- 
iad, yr ydym yn llefaru trwy orchymyn yr Arglwydd, ac hefyd 
mewn ffordd o wahoddiad, — Trowch oddi wrth eich holl anwir. 
eddau a'ch ffieidd-dra, eich celwyddau, eich twyll, eich puteindra, 
eich cableddau, eich meddwdod, eich campiau,eich segurdod, eicli 
afradlonrwydd, eich balchder, a’ch ffolineb ; ac hefyd oddi wrtli 
eich llofruddiaethau, eich lledrad, a'ch anrliaith, ac oddi wrth bob 
pechod. 

Peidiwch a chymmeryd enw Duw, Tad ein Harglwydd Tesu 
Grist, yn ofer. Ymrwymwch mewn cyfammod ac mewn bwriad 
sefydlog i wasanaethu yr Arglwydd, a deuwch a bedyddier chwi 
yn ei enw Ef, a chwi a dderbyniwch faddeuant pechodau, a dawn 
yr Ysbryd Glân. 

Ac yna, os parheweh hyd y diwedd, gan gadw gorchymynion 
Iesu Grist, cbwi a gedwir yn nheyrnas nefol Dnw. Hefyd, chwi 
a gewch ran yn yr adgyfodiad cyntaf, yr hwn a ddaw mewn 
ychydig flynyddoedd, ac a deyrnaswch yn y cnawd, ar y ddaear^ 
gyda’r Brenin,y Messiah mawr, fil o flynyddoedd. 

ANERCHIAD I*R PAGANIAID. 


I’r rhai hynv nad ydynt G ristionogion, ond a addolant amrywiol 
dduwiau yr India, China, Japan, neu ynysoedd y Mor Tawe 



UDGORN SEION. 


299 


neu Indiaidil, yr ydyra yn dywedyd — Trowch oddi wrtliynt, nid 
ydynt dduwiau, nid oes ganddynt allu. 

Agorwch eich clustiau a’ch calonau, a gwrandewch ar Apostol- 
ion ac Henuriaid Eglwys y Saint, dysgwch am y gwir Dduv\ r , ac 
am ei Fab lesu Grist, yr hwn a fu farw ac sydd fyw, ac a fydd 
byw yn dragywydd ; a’r hwn yw eich Brenin, ac yn fuan a dctaw 
i lawr o’r blaDed íwy ogoneddus lle y mae yn preswylio, ac a 
deyrnasa fel Brenin yr holl genedloedd; a’ch liygaid a’i gwelant, 
eich bloeddiadau a’i groesawa, pan y corouir ef yn Arglwydd 
pawb oll. 

Agorwch eich tai a’ch calonau, a derbyniwch a phorthwch yr 
Henuriaid y rhai a ddeuant i’ch plith; rhoddwch fodd iddynt, a 
chynnorthwywch hwynt yu eu teithiau ; ac yn wir eich cleifion a 
iachêir, a’r ysprydion drwg a’ch blinant a fwrir allan, a chwi a 
gewch freuddwydion a gweledigaethau daionus gan yr Arglwydd, 
ac angylion a weinyddant i rai o honoch, a'cli calonau a yralan- 
want o gariad a gorfoledd, a chwi a deimlwch i ymwrthod â’ch 
pechodau, a cbwi a fedyddir gan yr Henuriaid; a tbrwy wneu- 
thur felly, hwy a osodant eu dwylaw arnoch, a’r Ysbryd santaidd 
a ddwg i chwi dystiolaeth o’r gwirionedd yn eich calonau, ac a 
oleua eich meddyliau yn yr uurhyw\ 

ANERCH5AD I*R IUDDEWON. 

Ni a ddywedwn wrth yr Iuddewon — Trowch oddiwrth eich 
pechodau, a cheisiwch Dduw eich tadau. Chwiliwcli y Pro- 
phwydi ; canys wele, eich Messiah a ddaw ar frys, a’i lioll saint 
gydag ef. Ië, efe a. ddisgyn ar fynydd yr Olewydd, yn agos i’ch 
hen ddinas, ac a wasgara eich gelynion, ao a amddiífyn Jerusa- 
lera, ac a sefydla ei deyrnas dros eich cenedl a’ch dinas, a thros 
yr hnll ddaear. 

Ond pa faint fydd eich syndod, pan y syllwch arno, ac y 
syrlhiwch wrth ei draed Ef fel eich Gwaredwr mawr, ac y can- 
fyddwch y gweliau sydd yn ei draed, yn ei ddwylaw, ac yn ei 
ystlys, ac y gofynwch, u Pa beth yw y gweliau hyn sydd yn dy 
ddwylaw ac yn dy draed ?** 

Y T na efe a etyb, u Y rhai hyn yw y gweliau â pha rai y’m 
clwyfwyd yn nhŷ fy ngharedigion. Myfi yw lesu o Nazareth, 
yr hwn a groeshoeliodd eich t dau. Myfi yw Mab Duw, eich 
Gwaredwr a’ch Brenin tragyr'yddol.’’ 



300 ' 


UDGORN SEIOÎÎ. 


P\rj a ddichon ddesgrifio y teimladau cymmysglyd o laŵeff^ 
ydd, a gorfoledd, a diolchgarwch, a cbywilydd, a chnofeydd, ac 
edifeirwch, a syndod, a rhyfeddod, y rhai pryd hyny a lanwant 
eich mynwesau ! O fel yr edifarhewcb, ac yr ymgasglwch i’r 
dwfr, ac y bedyddir chwi yn ei enw Ff er maddeuant o*ch pech- 
•dau. Ac â pha nerth y tywelltir yr Ysbryd Glân arnoch chwi, 
pan osoda yr Apostolion eu dwylaw ar eich penau, yn enw yr 
lesu hwuw, a saif ger eich bron. Y dagrau mawrion o lawen- 
ydd a orlifant allan yn ffrydiau ar y ddaear, pan fyddo llawer o 
honoch yn syrthio ar ei wddf, neu yn cusanu ei draed, ac yn eu 
gwlychu â’ch dagrau. 

Bendigedig yw yr hwn a’i gwelodd acagredoddj ond mwy 
bendigedig y w y rhai a gredasant ac nis gwelsant ef. 

Os gall rhyw rai o honoch orchfygu eich rhagfarn a’ch traddod- 
iadau, cyn belled ag i ganiatâu y tebygolrwydd, neu hyd y nod y 
posiblrwydd, mai yr fesu o Nazareth yw y Messiah, a phan ddel 
eich Messiah chwi i gyflawni eich prynedigaeth fel cenedl, ac ? 
sefydlu ei deyrnas dros yr holl ddaear, mai nid dyna y tro cyntaf 
*g yr ymddangosodd yn mhlith dynion, neu hyd y nod idd eich 
cenedl eich hun— yna, gan hyny, chwiliwch yn ddyfal ar y pwnc, 
a gweddiwch yn ddyfal ar y Jehofah, fel y byddo i chwi gael 
deall gwirionedd pwnc ag sydd o gymmaint pwysigrwydd. 

Ar ol i chwi adchwilio yn ofalus eich Prophwydi eich hunain, 
chwiliwch y Testament Newydd gyda’r un gofal ac ystyriaeth 
ddeisyfiadol, ac yna mynwch gopi o Lyfr Mormon, a chwiliwch 
hwnw gyda’r un gradd o degwch a difrifoldebj ac yr wyf fi yn 
tybied y gwna eich meddyliau ymeangu, ac y cewch eich cym- 
hell i ddweyd, mai Iesu o Nazareth yw y Crist. 

Os felly, yna deuwch at faniar yr Oruchwyliaeth Newydd— at 
Apost*)lion ac Henuriaid Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweddaf; oblegid chwi a welwch yn rhwydd nad oes un gyl’un- 
draeth arall yn bodoli, ag sydd yn tebygoli neu a ellir ei chyffel- 
ybu i’r gyfundraeth a sefydlwyd ganddo Ef, a’i Apostolion 
cyntefig. Ië, deuwch atynt hwy, gan edifarhau a throi oddiwrth 
eich pechodau, ac ewch i lawr i ddyfroedd bedydd, yn enw Iesu 
Grist, y Messiah. Derbyniwch osodiad dwylaw er cael dawn yr 
Ysbryd Glân. Yna y byddwch yn gwybod y gwirionedd, ac yn- 
ymbarotoi i lai o syndod, a mwy o fuddugoliaeth ogoneddus swl' 
Fynydd yr Olewydd, yn nydd dychweliad eich Breoia. 



ÜDGORN S EION. 


S#( 


Yn awr yr ydym wedi dangos i chwi y drws y derbynir i mewn 
trwyddo i deyrnas Dduw, trwy yr hwn y gwnewch yn dda ddyfod i 
mewn ; ac ar ol dyfod i mewn, fe ofynir genych i gadw gorchym- 
ynion Iesu Grist, ac i edrych yn ddyfal ac yn feunyddiol am 
gyflawniad o’r Prophwydi, y rhai a lefarasant am adferiad Israel 
a Judah, a syrthiad llywodraeth y cenedloedd, a goruchafiaeth y 
deyrnas hono yr hun a fydd yn gyffredinol, ac ni bydd arni 
ddiwedd. 

Hefyd chwi a wnelech yn dda yn y cyfamser, i gyfranu yn 
helaeth o’ch meddiannau i Henuriaid a Chenadon yr Eglwys, 
canys eich brodyr ydynt ; maent yn credu y Prophwydi, ac yn 
edrych, a gweddio, ac yn llafurio yn ddyfal er eu cyíiawniad. 

( I'w barhau.) 

Cefn , Cyf. Morgan Jenrins. 


AT HOLL LYWYDDION CYNNADLEDDAU A CHANG- 
ENAU, &c. 

Anwyl Frodyr, — Yn eich plith yraa a thraw ar hyd y wlad yr 
wyf wedi cael llawenydd mawr ; ac weithiau inae fy ysbryd wedi 
cael ei dristâu trwy glywed Hymnau yn cael eu canu, pa rai 6ydd 
heb fod yn ein llyfrau ni, nac ychwaith wedi eu cymmeradwyo 
genym. 

Mae canu, trwy ei weinidogaeth, yn adeiladaeth fawr iawn i’r 
Eglwysi, os bydd pethau yn cael eu cario yn mlaeu yn gyfraith- 
lawn, Yr wyf wedi bod mewn cyfarfodydd pan byddai ysbryd 
Duw ynddynt yn bwerus, ac wedi clywed canu anghyfreithlawn, 
a thrwy hyny yr oedd ysbryd Duw yn ymadael, ac ysbryd y byd 
yn dyfod yn ei le ; ac am hyny, frodyr, gwelwch fod y peth o 
bwys, ac am byny dysgwch yr holl Eglwysi. 

Hefyd, peth gweddaidd iawn i’w gweled yr holl Saint â Llyfrau 
Hymnau yn eu dwylaw, a’r oll yn ymdrechu canu mawl i Dduw. 
Dichon fod esgusodion gan lawer ag sydd yn methu darllen, 
ond nid oes dim esgusodion a all ryddhau neb oddiwrth gynghor- 
ion. Mae llawer wedi dyfod i allu darllen yn dda wrth ymarfer- 
yd â llyfrau hymnau, ac ufyddhau i gynghorion. Mae yma 
lawer o Lyfrau Hymnau yn aros ar law yn awr, a byddai yn 
llawer mwy gweddus eu bod yn meddiant y Saint, yu lle eu bod 



303 


tRGORN SEION. 


yrna yn dyrau ar eu gilydd. Byddant yn ogoniant Duw, ac yn 
lles i’r Eglwys. Yn awr, frodyr, meddiannwch ífydd, a danfon- 
wch am danynt i’r Saint. 

Un peth neillduol arall; yr ydym yn dyrauno arnoch ddanfon 
gwybodaeth gywir pa faint o deuluoedd sydd dan eich Llywydd- 
iaeth yn bwriadu ymfudo y Gwauwyn nesaf, ag sydd yn feddian- 
nol ar £10 y pen; ac os bydd rhai yn feddiannol ar ragor nâ 
hyny, bydded i chwi ddweyd yn gywir pa faint, a danfon cofret 
o’u henwau yma erbyn y 2üfed o’r mis Hydref nesaf. Gofalwch 
fod hyn yn cael ei wneyd yn llythyrenol. 

Mae pob peth yn myned yn mlaen yn áda cyn belled ag yr 
ydym ni yn deall yma raewn perthynas i’r “ Drysorfa Y’rafudol.” 
Mae yr holl Saint am debygoli i’w Meistr, sef gwneyd arosfa fyr 
yn Mabilon. 

Cofiwch fod pen chwarter y Drysorfa ar y 24ain o’r mis hwn. 

Mae cwestiynau yn cael eu gofyn yn aml yn y dyddiau hyn yn 
mhlith y Saint, mewn rhai manau, os oes niwed gwneuthur 
ymarferiad o fyned i dafarnau i yfed gwirodydd, &c. ; ac y raae 
wedi dyfod i’m clustiau fod rhai yn dweyd nad oes dim niwed, 
ond ei wneyd yn ddystaw. Wel, gadewch i ni fyned at y gyfraith 
ac at y dystiolaeth : — 

“ Yn gyinmaint â bod un dyn yn yfed gwin neu ddiod gadarn 
yn eich plith chwi, wele nid yw dda nac yn addas yn ngolwg eich 
Tad, ond yn unig raewn ymgynnull ynghyd i offrymu i fyny 
eich sacramentau ger ei fron ef. Ac wele hyn a ddylai fod yn wiiij 
i‘e, gwiu pur o rawn v winwydden, o’ch gwneuthuriad eich hun- 
ain. A thrachefn diodydd cryfion nid ydynt i’r bola, eithr at olchi 
eich cyrlf,” — Ath. a Chyf., tud. 217. 

A ganlyn sydd ddyfyniad o lythyr a dderbyniais oddiwrtb y 
Brawd Eliezer Edwards, o Council Bluffs : — “ Anerchodd y 
Brawd Taylor y dyrfa, gan adrodd ei helyntion yn Ewrop, 
ynghyd ag annog y Saint i fyned tuag Utah, ac i fod oll yn 
rhinweddol, yn gadael heibio yfed gwirodydd, a phob math o 
yioadrodd rhyf'ygus a llygredig. C"dodd y Llywydd Hyd* i fyny 
i gadarnhau yr anghenrbeidrwydd i bawb adael heibio yn liollol 
ymarferyd iaith reglyd, ac liefyd ddiod feddwol, &c.” 

Yr ydym wedi clywed amryw o’r Apostolion yn cynghori y 
Saint i adael yr ymarferiad uchod; ac yr ydwyf finnau hefyd 
wedi dysgu hyn amryw weithiau, ac y mae yr esiamplau yr wyf 



UDGORN SEION. 30Í 

wedi eu rhoddi ar y pen hwn, yn dysgu yn rohob man lle yr tryf 
fi wedi bod, ac nid oes un dyn ua dynes a all ddweyd yn wahanol. 

Yr wyf wedi teithio miioedd o filliiroedd yn ol ac yn mlaen 
trwy siroedd Cyrary, ac ni f um erioed yn hoffi myned i dafarnau, 
ond pan y buasai gwir' aughen; ac yr wyf yn teimlo yn dra 
diolcbgar i’ni holl frodyr yn mhob man am eu caredigrwydd tuag 
'ataf, ond dymunwn roddi un cynghor i chwi oll gyda eich gilydd 
yn awr, o berwydd eich bod yn Uiosog ; ac fe elai araser maith i 
mi ddweyd wrthych bob un yn bersonol. Gobeitbio na theimla 
neb y cynghor yma yn angharedig, canys yr wyf fi yn gyfrifol 
am danoch chwi, a’m defaid i ydych yn bresennol. Wel, yn awr 
at y pwnc. 

Na fydded î chwi o hyn allan gredu ei fod yn garedigrwydd i’r 
Brawd Pbillips i fyned ag ef i Dafarnau i gysgu i blith y medd- 
won, &c. ; eanys nid ydyw ef un amser yn teimlo yn ddedwydd 
mewn fath le ; a byddai yn well ganddo gael cysgu yn un o dri 
yn v lle gwaelaf yn mhlith y Saint, ua myned i’r falh leoedd. 

Mewn tai Saint buaswn yn cael y fraint o weddio Duw heb 
fod o dan ddylanwad meddwol, nac ben sawr drewllyd yn agos 
ataf; canys y mae ef yn tristâu yr Ysbryd Glân, medd yr Argl- 
wydd. Frodyr, mae yn rhaid i chwi ddal yn well ar y pethau a 
ddarllenasoch, ac a allwch ddarllen etto, rhag i chwi un amser eu 
gadael hwy i golli. Mae genyf fi ysbryd tadol yn fy meddiant yr 
awr hon wrth ysgrifenu y cynghorion hyu, ac yr wyf yn gobeith- 
io na chaf weled na chlywed am bethau o’r fatb hyn etto, ac yr 
wyf yn gofyn i Dduw, y Tad Tragywyddol, eich bendithio ch«i 
â’i Ysbryd Glân i gadw y cynghorion hyn, ac i’w cadw ar eich cof. 

Ydwyf, eich brawd a’ch gwas yn yr efengyl, 

W. S. Pfiillips. 

14, Caslie St , Meiiliyr-Tydfil, Medi 13, 1852. 


[Mewn cyssylltiad â’r Hymnau ag ydyut wedi eu cyfansnddi gan 
v Saint, dymnnwn y gwna pawb yn ddioed ddanfou cymmaint <» 
Hymnau Newy ddion ag sydd ganddynt, naill at y brawd Phil- 
lips, neu atom ni, fel y gallom daílu golwg drostynt, a’u cyro- 
meradwyo; a gwahoddwn y prydyddion i gyfansoddi rhagor, îl 
chaiíf y rliai da ymddangos mewn print mewn rhyw Iforrld neu 
gilydd.— Gol.J 



304 


*DDGORN SEION. 


Y D U W B Y W. 

(O’r “ Times end Seasons.”) 

Kid oes un pwnc vn mhlith dynion, a gymmer i fyny gymmaint 
© amser ac ystyriaeth, ac ar yr un pryd y mae mor lleied o ddeall 
am dano, ag sydd am fôd, gwybodaeth, sylwedd, priodoledcfau, 
a thueddiadau y Duw Byw. Yn y lle cyntaf, Cristionogion, a 
chredinwyr Cristionogaeth, gydag ychydig eithriadau, a gredant 
rnewn un Duw; neu feallai dylasem ddywedyd yn eu hiaith eu 
hunain, fod y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glâu, yu un Duw . Ond i 
fod yn ufydd i’r gwirionedd, ni wnawn felly droseddu yn erbyn 
rheswm, synwyr a dadguddiad. 

Yna bydd yn anglienrheidiol i drin y pwnc o “ Dduw Byw” 
mewn gwrthgyferbyniad i “ Dduio inarw neu un sydd “ heb 
goríf, rhanau, neu nwydau,’’ ac feallai y byddai yn dda ddigon i 
ddweyd wrth ddechreu, fod “ Mormoniaeth yu cofleidio lliosawg. 
rwydd o Dduwiau, megys y dywedodd yr Apostol, fod “ Duwiau 
lawer ac Arglwyddi lawer;’’ mewn gwneuthur felly, ni fyddwn 
yn gwadu yr Ysgrythyr a neillduwyd i’r byd hwn, ag sydd yn 
caniatâu un Duw ; sef lesu Grist, gwir Dad tragywyddol y 
ddaear hon; ac os gwir a ddywedodd Paul, “ Trwyddo ef j 
gwnaethwyd y bydoedd.’’ 

Tebygol fod Moses yn cyfeirio at hyn pan oedd plant Israel 
yn gweithio allan eu hiachawdwriaeth trwy ofn a dychryn yn yr 
anialwch, ar yr amser y llefarodd efe y geiriau hyn : (Deut. v, 
23—26,) “ A darfu, wedi clywed o honoch y llais o ganol y 
tywyllwch (a’r mynydd yn llosgi gan dân), yno y nesasoch ataf, 
sef holl benaethiaid eich llwythau, a’cb henuriaid chwi. Ac a 
ddywedasocb, Wele, yr Arglwydd ein Duw a ddangooodd i ui 
ei ogoniant, a’i fawredd ; a’i lais ef a glywsom ni o ganol y tân : 
heddyw y gwelsom lefaru o Dduw wrth ddyn, a byw o hono. 
Weithian gan hyny paham y byddwn feirw ? Oblegid y tàn 
mawr hwn a’n difa ni. Canys os nyni a ychwanegwn glywed 
llais yr Arglwydd ein Duw mwyach, marw a wnawn. Oblegid 
pa gnawd oll sydd,yr hwn a glybu lais y Duw byw yn llefaru o 
ganol y tân, fel nyni, ac a fu fyw ?” 

Y ffeithiau a gynnwysa yr adnodau blaenorol, a ddystrywiant 
grediniaeth yr holl fyd ^Cristionogol^yn ddiwelliant. Y duwin- 


UDGORN SEION. 


305 


V(îdioD, neu gyda pharch, dywedwn yr “ offeiriaid dysgedig” a 
gyhoeddant i’r holl bobloedd, “ na welodd dyn Dduw un amser, 
na all dyn weled Duw a by w ac i Ioan yr Efengylwr ddywed- 
vd, — (Ioan vi, 40), “ Nid o herwydd gweled o neb y Tad, ond yr 
hwn sydd o Dduw, efe a welodd y Tad. v 

Hefyd, Moses yn y dyfyniad blaenorol a ddefnyddia ein 
testun, y “ Ibw By w a phwy a gymmer arno i ddywedyd ei 
fod yn meddwl rhyw berson arall heblaw Iesu Grist, Sanct 
Israel ? “ Cyn bod Ahraharo, yr wyf fi.” “ O,” meddai y byd 

dysgedig, “mae yr Ysgrythyr yn beth aneglur, a rhaid i ni aros i 
ryw esboniwr i dreiddio i’r dirgelwch.” Yn ol pob tebygolrwydd, 
meddylia hyna Grist, ranys nid oes ond un Duw. 

Y raae wedi bod yn ddywediad na ddaw gofidiau byth wrthynt 
ea hunain, a dirgelion yn yr un modd, yn anaml a’n cyfarfydd- 
ant ni heb fwy nag un ar y tro. Ni a ddysgwn yn Mathew xvi, 
13 — 16),“ Wedi dyfod o’r Iesu i dueddau Cesarea Phillipi, efe a 
ofynodd i’w ddyscyblion, gan ddywedyd, Pwy y mae y dynion 
yn ddywedyd fy mod i, Mab y dyn? A hwy a ddywedasant, 
Rhai mai Ioan Fedyddiwr; rhai, mai Elias ; ac ereill, mai 
Jeremias, neu un o’r prophwydi. Efe a ddywedodd wrthynt, 
Ond pwy meddwch chwi ydwyf â ? A Siraon Pedr a atebodd 
ac a ddywedodd, Ti yw y Crist, Mab y Duw Byw.” 

Yn awr, dwy ffaith , yn cyfansoddi dau ddirgelwch daearol, a 
gyfarfyddant y meddwl yn yr ymadroddion blaenorol. Dy wed yr 
íesu mai efe yw “ Mab y Dyn ” a Phedr a ddywed, mai efe yn 
“ Mah y Duw By?o.’ f O, chwi fawrion a doethion, a chwi sydd 
yn gwisgo gwisgoedd offeiriadol; pa fodd y gallai fod gan yr 
Iesu ddau dad ; neu pa fodd y gall yr Ysgrythyr fod yn wir 
heblaw fod ganddo ddau ? Etto, pa fodd y gallai Moses arfer y 
term “ Duw Byw,” gan fod Sanct Israel, a Phedr, yn hysbysu 
mai Crist oedd Mab y “ Duw Byw ?” Gwna hyn ddau “Dduw 
Byw,” oblegid ni ddywedodd yr lachawdwr erioed iddo genedlu ei 
hun, neu iddo ddyfod i’r byd o hono ei hun, neu ar ei waith 
ei hun ; ond, yn y gwrthwyneb, efe a ddaeth i wneutbur ewyllys 
ei Dad yr hwn a'i danfonodd ef. 

Pa beth a ddywedwn, ynte, i wneyd geiriau Moses, yr Iesu, 
a Phedr yn wir ? Ni a ddywedwn fod gan yr Iesu dad a mam 
i’w Ysbryd, a thad a tnam i’w gnawd ; ac felly y mae gan ei 
holl frodyr a’i chwiorydd : ac hyny sydd un achos iddo ddywed- 



306 


ÜDGORN SF.ION. 


yd Chu'i ydych Ddurnau ;“ neu i Esaiah brophwydo ( Esa «lí* 
23), Mynegwch y petliau a ddaw ar oì hyn, fel y gwypom mai 
Duwiau ydych cliwi ; gwnewch hefyd dda neu ddrwg, i'el y syno 
arnom, ac y gwelom ynghyd.’* Mewn gwirionedd, yr oedd “ y 
Duwiau,” yn yr amseroedd gynt, yn ddealltwriaeth cyffredin. 
Satan, yn ei bregeth sectaraidd gyntaf wrih Adda ac Efa, a 
ddywedodd wrthynt, os gwnelent fwyta o’r ffrwyth gwaharddedig, 
y buasai iddyut ddyfod megys “y Duwiau,’ > yn gwybod da 
a drwg. 

Nid hyn yw y cyfan; y lliueli gyntaf o Genesis, wedi ei 
ch}fieithu yc bur o’r gwreiddiol, gan adael allan y Baith cyntaf 
(yr hwn a ychwnnegwyd gan yr Tuddewou), a ddarllena: — 
Jlosheit (y pen) baurau (a genedlodd) Elohim (y Duwiau) ate 
(gvda) hah shau mahyiem (y nefoedd) veh-ate( a chyda) hauaurates 
(y ddaear). Mewn Cymraeg eglur Y Pen a genedlodd y 
Duwiau.ac a wnaetb y nefoedd a’r ddaear. Rhaid fod y “ Pen,” 
vn meddwl y “ Duw Byw,” neu’r Prif Dduw. Crist yw ein Pen 
ni. Y term “ Elobim,” y rhií' liosog o Eloliah, neu Ale, a arferir 
yn gyffelyb yn y bennod gyntaf o Genesis, am y cread, ac ym- 
adroddion Satan. Yn yr ail bennod, a’r bedwaredd adnod, ni « 
gawn yr luines liynod hwu “ Dyma genedlaethau y nefoedd a’r 
ddaear pan grewyd hwynt, yn y dydd y gwnaeth Arglwydd j 
Duwiau ddaear a nefoeàd.’’ Yr Hebraeg a ddarllena felly. 

Yn ddiau Iesu Grist a greodd y bydoedd, ac y mae yn Ar- 
glwydd yr Arglwyddi, ac fel y dywed y Salmydd, “ yn barnu yn 
mhliih y Duwiau.*’ Yna iíoses a allasai ddywedyd gyda phriod- 
oldeb, efe yw y “ Duw Byw,” a Christ gan lefaru am y onawd, a 
allasai ddweyd, — Myfi yw Mab y dyn ; a Phedr, wedi ei oleuo 
gan yr Ysbryd Glnn, — Ti yw Mab y Duw Byw, gan feddwl ein 
Tad yn y uefoedd, yr hwn yw Tad yr holl ysbrydoedd ; a’r hwn 
gyda Iesu Grist., ei gyntaf anedig Fab, a’r Ysbryd Glân, ydynt 
un raewn gallu, un mewn llywodraeth, ac un mewn gogoniant, 
yn cyfansoddi y Llywyddiaeth Fiaenaf yn y gyfundraeth hon, ac 
yn y tragywyddoldeb hwn. Ond y maent yn dri pherson mor 
wahanol ag yw yr haul, y lleuad, a’r ddaear, yn dri o gyrff gwa- 
hanol. 

Ac etto, y “ Deuddeg teyrnas, ,, pa rhai yd/nt o dan Lywydd- 
iaeth rag-grybwylledig y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân, a lywod- 
raethir gan yr un rheolau, ac a arfaethir i’r un anrbydedd ; 



UDGORN SÜIO». 


507 


(Llvfr Ath. a Chyf. tud. 93, gwa. 13) Canys,“ Wele, rai a gyffel- 
ybaf y teyrnasoedd liyn i ddyn a chanàdo faes, ac efe a anfonodd 
ei weision i’r rnaes i gloddio yn y maes ; ac efe a ddywedodd 
wrtli y cyntaf, Dos di a gweithia yn y maes, ac yn yr awr gyntaf 
mi a ddeuaf ataf, a thi a gai weîed llawenydd fv ngwynebpryd; 
ac. efe a ddywedodd wrth yr ail, Dos dithau hefvd i’r raaes, ac yn 
yr ail awr mi a ymwelaf â thi á llawenydd fy ngwynebpryd ; ac 
hefyd wrth y trydydd, gan ddywedyd, Rji a ymweîaf â thi ; ac 
wrth y pedwerydd, ao felly yn y blaen liyd y deuddegfed.” 

Heb wneyd oîrheiniad cytiawn i hanes a rhagoroideb Duw, 
Tad ein Iíarglwydd Iesu Grist, yu yr erthygl hwn, gadewch i 
ni ad fyfyrio y rhaid fod gan Iesu Grist, fel Arglwydd yr ar- 
glwyddi, a Brenin breninoedd, ìiiliogaeth ardderchög yn y nefoedd, 
neu ar y ddaear, onide ni aliai fyth fod raor fawr mewn nertli, 
liywodraeth, gallu, ac awdurdod ag yr eglura yr ysgrythyrau ei 
fod. Ond gwrandewch ; raae y dirgelwch yn cael ei ddeongli. 
Dywed loan (Dad. xiv, 1), “ Ac rai a edrychais, ae nele, Oen 
yn sefyll ar Fynydd Seion, a chydag ef bedair ir.il a saith ugain 
mil, a chanddynt enw ei Dad ef yn eu talcenau.” 

“Eüw eu Tad,’’ bendigedig a fyddwyf! DllW yw liwnw! 
Rhagorol, “ Forraoniaeth *>edair ìiri! o snilh ugain mii o Ddow- 
iau yn rahlith llwytbau Israel, a dau Dduw Bvw a’r Ysbryd Glân 
dros y byd yma! Mae gwybodaeth fel bon yn rhy ryfedd i 
ddynion, oddieithr iddynt feddu ysbryd y Duwiau. Y raae yn 
dadguddio y dirgelion bychain ag ydynt megys niwl yn gor- 
chuddio awyrgylch ddigwmmwl y nefoedd, ac yn edrych o fyd i 
fyd, o gyfundraeth i gyfundraeth, o fydyssawd i fydyssawd, ac o 
dragywyddoldeb i dragywyddoldeb, lle y mae yn mhob un, ac 
yn yr oll, Lywyddiaeth Duwiau, a Duwiau lawer, ac Arglwyddi 
lawer; ac o amser i amser, neu o dragywyddoldeb i dragywydd- 
oldeb, Iesu Grist a ddwg i raewn fyd arall wedi ei reoleiddio a'i 
achub, megys ag y bydd hwn pan ei rhodda ef i fyny i'r Tad ; ac 
y daw Duw ollyn oll ; “ Ac’* megys y dywedodd Ioan y Dadgudd- 
iwr (xxii, 3—4), “ pob raelldith ni bydd rawyach ; ond gorsedd- 
fainc Duw a’r Oen a fydd ynddi hi ; a’i weision ef a’i gwasan- 
aelhant ef. A hwy a gant weled ei wyneb ef; a’i enw ef fydd 
yn eu talcenau hwynt.” 

11 Ei enw ef yn eu talcenau” yn ddiddadl a feddylia “ Duw" 
ar wyneb y goron ; canys, pan greuir pob petb o newydd, yn y 



308 


UDGORN 8B10N. 


deyrnas nefol, gweision Duw — y dyrfa aneirif, a goronir, ac a 
fyddant yn wyr a gwragedd perflaith yn yr Arglwydd, yn un 
mewn gogoniant, yn un mewn gwybodaeth, ac yn un mewn delw ; 
hwy a fyddant yn gyffelyb i Grist, ac yntau yn gyffelyb i Dduw : 
yna, O yna, liwy a fyddant oll yn “ Dduwiau Byw,” wedi myned 
o Farwolaeth i Fywyd, ac yn meddu y gallu o fywydau tra- 
gywyddol ! 

Tre-Sior , Merthyr. Cuf. Thomas Harries. 


AMEYWIAETHAU, &c. 


Ymffrostiai un wrtb Aristotle am fawredd ei wlad, — “O,’’ 
ebe Aristotle, “ nid yw hyny ddim; ond pa un a ydych chwi yn 
deilwng o’r wlad fawr hcno vw y pwnc.” 

Megfs y gellir gweled goleu-dydd trwy y tyllau lleiaf, felly 
hefyd y mae’r pethau mwyaf dibwys yn dangos cymmeriad dyn. 

Nid oes un dyn yn foddlon ar ei gyflwr ei hun, er y dichon 
hwnw fod y goreu ; nac yn aufoddlon i’w synwyr, er y dichon 
hwnw fod y gwaelaf. 

Cfmmanfaoedd. — Cynnelir Cymmanfa Sir Frycheinîog, ar y 
26ain o Fedi ; Dwyreiniol Morganwg, yn Merthyr, ar y 3ydd o 
Hydref; Sir Fynwy, yn Tredegar, ar y lOi'ed; Gorllewin 
Morganwg, yn Abertawy, ar y 17eg ; Llanelli, yn Llanelli, ar y 
24ain ; Caerfyrddin, yn Ngbaerfyrddin, ar y 31ain ; Sir Aberteifi, 
yn Aberystwyth, ar y 7fed o Dachwedd ; Penfro Ogleddol, ar y 
14eg ; a Phenfro Ddeheuol, ar yr 21ain. 

Apwyntiäd. — Penodir yr Iíenuriad Richard Roberts i fod yn 
llywydd ar Gynnadledd Dyffryn Conway, yn lle y brawd Jobn 
H. Davies, yr hwn a ryddhawyd er ymbarotoi i ymfudo y tro 
nesaf. 

Dymuna y brawd John Evans, Llywydd Cynnadledd Sir 
Aberteifi, hysbysu fod William Evans, Pantyrescer, yr hwn a fu 
yn henuriad yu nghangen Cellan, wedi ei dori allan o’r Eglwys. 

Taliadaü o Fedi 2 hyd Medi 15. — Sir Fynwy, £ 2 ; Sir 
Abertein, £1; Gorllewin Morganwg, £4; Sir Feirionydd, £3 
5s; Llanfabon, 7s lc; Aberamraan, £2; Hirwaen, 3s 3c ; 
Georgetown, 7s 3Jc ; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c ; Troedyrhiw, ls 4c. 
— Cyfanswm, £13 7s l§c. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eircliion a thaliadau* 
i John Davis , Printer, Johns Street , Georgetown , Merthgr. 


i. DAVIS, ARGRAFFYDD, M EBT H Y R-T Y DFIfc. 



UDGORN SEION, 

NEU 

&ernt e 


Rhif. 20.] HYDREF 2, 1852. [Cyf. IV. 


CYHOEDDIAD! 

AT BOBL CYFFINIAÜ AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB 
CENEDL, LLWYTH, AC IAITH. 

GAN PARLEY P, PRATT, 

Apostol Iesu Gr ist. 

(O'r Argraffiad AwstraUaiclcl, ganyr Hen. C. W. Wanclell.) 

[Parhad o dud. 301.] 

ANERCIIIAD i’r DYN COCH. 

Yn nesaf nyni a anerchwn y dynion cochion o’r America ag 
ychydig o linellau. Chwychwi ydych gangen o Dỳ Israel, Chwi 
ydych ddisgynyddion o’r Iuddewon, neu yn bytrach, yn fwy 
cyffredinol o lwyth Joseph, yr hwn a fu yn Brophwyd mawr, ac 
yn lywodraethwr yn yr Aiflft. 

Eich tadau a adawsant Jerusalem yn nyddiau y Prophwyd 
Jeremiah — gan gael eu harwain gan Brophwyd o’r enw Lehi. 
Ar ol gadael Jerusaletn,' hwy agrwydrasant yn anialwch Arabia, 
ac ar hyd lanau y Môr Coch, dros wyth mlynedd, gan fyw ar 
ffrwythau, ac adar gwylltion- Ac wedi dyfod i làn y môr, liwy a 
adeiladasant long, a gosodasant ar ei bwrdd bob darpar- 
i-aeth anghenrheidiol, a’r hadau a ddygasant gyda hwy 
o Jerusalem ; ac wedi gosod hwyliau, hwy a groesasant y môr 
Eiawr, a thiriasant ar oror orllewinol yr America, o fewn cyffiniau 
y wlad a elwir yn awr “ Chili.’’ Ac ar ol yspaid o amser, hwy a 
boblogasant holl gyfandir gogledd a deheudir Araerica. 

20 


310 ' 


ÜÖGOîTN SETOW. 


Hwy a ddysgwyd gan Brophwydi o oes i oes. Hefyd hwy a 
anrhydeddwyd ag ymweliad personol oddiwrth y Messiab, yr 
Arglwydd Iesu Grist, wedi iddo adgyfodi oddiwrth y roeirw, 
Dysgwyd iddynt yr Efengyl o’i enau ef ei hun, ac â’i ddwylaw 
ei hun yr ordeiniodd iddynt ddeuddeg o Apostoliou o’u cenedl eu 
hun,a chynnysgaethodd hwynt â’r ungalluoedd â’r deuddeg ereill 
ag oedd y n Jerusalem. Ei ddysgeidiaeth ei hun a agorodd 
iddynt y dygwyddiadau a fyddent raewn araser dyfodol, ac y n 
fwy neillduol y dygwyddiadau a gyramerent le raewn perthynas 
â chyfandir Araerica. Ei Efengyl a’i addysgiadau prophwydol- 
jaethol a ysgrifenwyd trwy ei orchymynion ef, a thrwy ysbryd- 
oliaeth ei Ysbryd ef. 

Ac yn yr oesoedd dilynol eich tadau a becha3ant yn erbyn yr 
holl oleuni a gwybodaeth hyn, ac a gollasant freintiau yr Efengyl» 
Eu hapostolion a ddinystriwyd, neu a gymraerwyd ymaith ac ? a 
guddiwyd oddiwrth y byd. Agwneuthur gwyrthiau a ballodd o 
achos anwiredd. Llywodraeth wladol a dorwyd i fyny. Brwydrar. 
echryslawn ac anrheithiedig a ganlynodd, y rhai mewn canlyniad a 
derfynasant mewn tywyllwch, anwybodaeth, ymraniadau, ac 
adraniadau, ac yn y fath sefylifa y cafwyd chwi allan gan ddyn 
gwyn o Ewrop, er ys mwy nâ thri chant o flynyddoedd yn ol. 

Mormon oedd un o’ch tadau. Efe a fy wioliaethodd oddeutu 
rail a phedwar cant o âyuyddoedd yn ol, yn ngogledd Arnerica. 
Efe a ysgrifenodd dalfyriad o’ch hanesyddiaeth, propbwydol- 
iaethau, a’ch Efengyl, o gof-lyfrau eich Prophwydi, a’ch hapos- 
tolion henach; cerfiodd yr unrhyw ar lafnau o aur, a’r cyfryw 
gof-ysgrifau ar ei farwolaeth ef, a ddisgynodd i’w fab Moroni. 

Y Moroni hwn, oedd yr olaf o hen Brophwydi yr America. 
Efe a gwblhaodd gof-ysgrifeniadau Mormon ar y llafnau, ac a’u 
rhoddodd yn gyssegredig i’w cadw mewn raynydd a elwir Curao- 
rah,yr hwn a gynnwysir o fewn terfynau Caerefrog Newydd, yr 
Unol Daleithiau. A hyn a wnaed oddeutu y tìwyddyn pedwar 
cant ac ugain o’r cyfrif Cristionogol. 

Y llafnau, pa rai a osodwyd felly yn nghadw a gyramerwyd 
allan o’r lle y gosodwyd hwynt, yn y tìwyddyn un fil wyth cant a 
saith ar hugain o y r un cyfrif, gan Joseph Smitb, a chawsant eu 
cyfieithu a’u cyhoeddi i’r byd yn yr iaitb Saesneg, yn y flwyddym 
un fil wyth cant a deg ar hugain; a’r ysgrifeniadau a’u cynnwys* 
ìeÀ a gawsant eu dadguddio iddo ef gan angel Duw. 



CDGORN SEIÓPr. 


311 


A llawer ereill a welsant ac a deimlasant y llafnau, a’r cerfiad- 
au oedd arnynt, ac a roisant eu lienwau mewn modd arbenig yn. 
dystiolaeth o’r unrhyw i’r byd, yr hon dystiolaeth a gyhoeddwyd 
yn gyfiawn yn y llyfr rhag-grÿbwylledig. Y mae hefyd dri o 
ddynion ereill, pa rai ar ganol dydd a welsant y weledigaeth ; 
gwelsant angel yr Arglwydd yn disgyn o’r nefoedd ; clywsant ei 
lais yn dwyn tystiolaeth o’r llafnau, ac o gywirdeb y cyfieithad, 
ao efe a orchymynodd iddynt hwy i ddwyn tystiolaeth i'r byd. 
A’u tystiolaeth hwythau hefyd a gyboedawyd yn gyfiawn yn y 
ilyfr a rag-grybwyllwyd. 

Ddynion cochion y goedwig — Perufiaid, Mexicaniaid, Guate- 
maiiaid, disgynyddion o bob llwyth ac iaith o’r hiliogaeth ddir- 
gelaidd hou; y mae eich hanesyddiaeth, a’ch Efengyl, a’ch 
tynghedfen, wedi eu dadguddio, ac yn fuan a wneir yn wybodus 
ì chwi ac i’r holl genedloedd, ac i bob llwyth, iaith, a phobl, Y 
mae wedi dyfod allan fel Baniar — Arwydd amseroedd adferiad 
pob peth ag a lefarwyd am danynt gan yr holl Brophwydi sant- 
aidd er dechreuad y byd. 

Trowch, gan hyny, oddiwrth eich meddwdod, eilun-addoliaetb, 
lladdiadau, rhyfeloedd, a thywallt gwaed, — ie, trowch oddiwrth 
ymostwng i ddelwau, gwaith dwylaw dynion, y rhai nad oes gan- 
ddynt allu i wneuthur da na drwg; trowch oddiwrth odineb, 
puteindra, brynti, a phob math o íîìeidd-dra; a cheisiwch yr 
Arglwydd a’r Iachawdwr lesu Grist, yr hwn unwaith a fu farw, 
ac sydd fyw, ac wele a fydd byw yn oes oesoedd. Byddwch 
heddychol â’ch gilyddj'ac â phob dyn. A phan ddelo Henuriaid 
Eglwys y Saint i’ch plith chwi, derbyniwch hwynt, porthwch a 
lletywch liwynt, a cbynnorthwywch hwynt; a gwrandewch ar eu 
ìlais hwynt, oblegid y raaent yn dwyn i chwi newyddion da o 
lawenydd mawr. Rhoddwch heibio eich pechodau, a bedyddier 
chwi (eich claddu mewn dwfr) yn enw Iesu Grist, er maddeuant 
pechodau, a derbyniwch osodiad dwylaw Henuriaid ac Apostol- 
ion yr Eglwys hon er derbyn dawn yr Ysbryd Glân. 

A chwi a lenwir o lawenydd a gorfoledd, a goleuni a gwybod- 
aeth. Chwi a gewch wybod a dwyn tystiolaeth o’r gwirionedd. 
A rhai o honoch a fyddwch yn alluog i lefaru trwy ddawn yr 
Ysbryd Glân, mewn nerth mawr. A thrwy arwyddion, a thrwy 
weledigaethau, a tbrwy freuddwydion, a thrwy iachâu amryw 
glefydau, a gwyrthiau, y cadarnha Duw ei air yn eich plitb ; 



312 


CDGORN SEION. 


canys wele, Efe a fwriada eich adferyd fel Cangen gyfiawn o 
Israel. 

Llyfr Mormon — cof-ysgrifeniadau eich tadau, yn fuan a gy- 
hoeddir yn eich plith yn Saesneg, ac yn yr Yspaenaeg, ac yn 
mhob iaith ysgrifenedig a arferir yn mhiith eich amrywiol lwylh- 
au a thafodieithoedd. Cenadau hefyd a ddanfonir i’ch plith i 
ddarllen, adrodd, a deougli cyunwysiad y llyfr rhag-gryfcwyll- 
edig, mor bell ag y byddo yn anghenrheidiol, i’r rhai hyny na 
allont ddarllen — fel y galloch, a dweyd yn fyr, gael Efengyl 
eich cyn-deidiau, a rhyw wybodaeth o’i hanesyddiaeth a’i phro- 
phwydoliaethau. 

ANERCHIAD CÎTFFREDINOL ETTO. — HEN GOF-YSGRIFAU Y RHAN 
ORLLEWINOL O’r DDAEAR. 

Wedi auerch ein hunain ar gylch i Gristionogion crefyddol, a 
phechaduriaid Crisiionogol, Paganiaid, Iuddewon, a Dynion 
Cochion yr Araerica, yn awr ni a ddycbwelwn, ac a anerchwn 
drachefn yr holl bobl ag sydd o fewn cyffiniau ein cenadiaeth. 

Mae Llyfr Mormon wedi cael ei arfaethu i’w gyhoeddi mor 
fuau ag y mae yn bosibl i bob cenedl, ac yn rahob iaith a 
thafodiaith. 

Y r mae ei gynnwysiad yn fwy o elw i’r byd, a phob bod deall- 
gar a chyfrifol o’i fewn, nag y sydd yn un llyfr arall (oddi eithr 
yr ysgrythyrau Iuddewig) ag sydd yn awr yn bodoli ar y ddaear. 

Y mae ei banesyddiaeth yn treiddio i dywyllwch ac ebargofiad 
o’r hyn a aeth heibio (gyda golwg ar America) trwy lienafiaeth yr 
oesoedd gynt; gan ddilyn i fyny ífrydlif cenedlaetliau dyn, nes 
dyfod at ben y fíynnon fawr — dospartbydd cenedlaethau, llwyth- 
au, ac ieithoedd — Twr Babel, lie y peidia neu y collir hi 
ynddo, ac yr hyfryd yragymmysga yn yr afon fawr Addäaidd, yr 
hon sydd á’i ffynnonell yn Mbaradwys, crûd dyn ; yr hon sydd 
á’i tharddiad yn deilliaw oddi tan orsedd y ddinas Dragywyddol, 
a’r hon sydd a’i ffynnonellau dirgelaidd yn cynnwys yr eangder 
annherfynol, \r eigion diderfyn o ddealltwriaeth, ffaith, ac hanes- 
yddiaeth gwirioneddol, fel ag y sydd yn ysgrifenedig yn nghof- 
nodfeydd tragywyddoldeb. 

Ei weledigaeth brophwydoliaethol, gan ymwahanu oddiwrth ei 
hanesyddiaeth ar yr amsernodedig liwnw, yr hwn gan ei awduron 
a ellid ei alw y presenno), a ddengys ddygwyddiadau yr amser a 



UDGORN SE TON. 


313 


ddaw, ac a rydd olwg ar betliau i ddyfod, gyda phob eglurder 
hanesyddo). 

Deg Llwyth Israel, yr Iuddewon. cenedloedd gwynion Ewrop, 
a llwythau cocbion yr America,îe, hyd y nod Taleithiau beilchion 
yr Undeb Americanaidd, a allant bob un weled eu hunain a'u 
gweithredoedd yn yr yspienddrych prophwydoliaethol ag sydd yn 
y llyfr hwnw. Y mae eu tynghed wedi ei hysgrifeni ynddo ; a 
llawer o honi o enau yr Hwn a lefarodd, a Jerusalem a foddwyd 
mewn gwaed, — a drowyd mewn ftlamiau o anghyfannedd-dra a 
marwolaeth, ac a sathrwyd i lawr dros ddeunaw cant o ftynydd- 
oedd — yr hwn a brophwydodd, a’r adeilad santaidd hwnw, sef 
teml Dduw, balchder ac ymddiried cenedl, a daflwyd i lawr ac 
“ ni adawyd careg ar gareg” — yr hwn a roddodd ei lais, a chenedl 
a giliasant o’i tìaen, fel nad oeddent, a'u gweddillion a wnaeth- 
wyd yn grwydriaid yn mhlith y cenedloedd, hyd “oni chyflawner 
amser y cenedloedd.” 

Tynglied cenedloedd — adferiad Judah ac Israel — syrthiad 
eglwysi llygredig a sefydliadau crefyddol — diwedd ar afreolaeth. 
ac ofergoelion y Cenedloedd — Uwyddiant cyffredinol ar heddwch, 
a gwirionedd, a goleuni, a gwybodaeth — a rhyfeloedd arswydus a 
thrallodau, pa rai a ragflaenant y dyddiau dedwydd hyny — a 
dyfodiad gogoneddus Iesu Grist fel brenin dros yr holl ddaear — 
ac adgyfodiad y Saint i deyrnasu ar y ddaear— ydynt oll wedi eu 
rhagfynegi yn y llyfr hwnw; yr araser a’r acbos o’u cyflawniad a 
osodir allan yn eglur, a dangosir fod yr oes bresennol yn fwy 
mewn ryfeddodau, nâ holl oesoedd hiliogaeth Adda, y rhai a 
aethant o’i blaen. 

Ei athrawiaethau a eglurir mor oleu, a chyda’r fath symlrwydd, 
a cbyda’r /atli eglurder a chywiredd, fel nas gall un dyn eu cam- 
synied. Y maent ynddo fel ag y dylifasant allan o enau y 
Gwaredwr adgyfodedig, yn yr byawdledd hylifol o gariad, yn 
gymorysgedig â dagrau diddarfod o lawenydd a thosturi,ac fel 
yr ysgrifenwyd liwynt gan ddynion,pa rai â’u dagrau yn gorlifo 
o serchiadau a diolchgarwch, a òlchasant ei draed anfarwol. 

Holl ddynolryw a walioddir ac a addysgir trwy ei athrawiaeth- 
au i droi oddiwrth eu pechoduu a byw ; i gredu yn ei enw Ef, a 
royned i lawr i ddyfroedd bedydd yn ei enw ef, ac adgyfodi raewn 
bywyd newydd, a derbyn dawn yr Ysbryd Glan, gan fwynhau 
doniau yr unrhyw, a chadw ei orchymynion ef hyd ddiwedd eu 



314 


tDGORN SEION. 


hoes. Ar yr ammodau hyn, y mae addewid iddynt o fywyá 
tragywyddol a dyrchafiad yn ei bresenaoldeb eí', lle y mae cyf- 
lawnder o lawenydd. 

Y cyfryw yw Llyfr Mormon, Llyfr y llyfrau, a Baniar i’r 
cenedloedd, yr hwn mewn un flynedd ar hugain, trwy ymdrech y 
galluoedd Apostolaidd, a dawn yr Ysbryd Glân, a wasgarodd ei 
oleuni dros y bellen ddaearol hon. 

Ni a wyddom am ragfarn “ Cristionogion” tuag at y Beibl, ac 
yu erbyn pob llyfr arall a hono hawl i ddwyfol draddodiad ; ond 
yr ydym ni yr un modd yn berffaith wybodol, ac yn dwyn 
tystiolaeth, fod eu rhagfarn hwy wedi ei sylfaeni ar anwybodaeth, 
ac nad oes ganddi un sail wirioueddol a rhesymol. Y fath dra- 
ddodiadan, a’r fath ragfarnau a darddant allan o’r un golygiadau 
cul, pa rai, yn nyddíau Colurabus, ni adawent i wybodaeth 
ddaearyddol dyn i ymeangu, neu ei uchelgais, neu ei feddylau i 
gyrhaedd uwchlaw terfynau yr hen fvd, rbag i’r cyfryw feddwl 
fod yn gabledd, — rhag i fyd gael ei ddadguddio lle na bu yr 
Apostolion luddewig, ac felly i osod eu hawdurdod rfwy i bre- 
gethu yr Efengyl i bob creadur, yn beth anghysson. 

Nyni a ofynwn i’r fath feddyliau cyfyng y gofyniadau can- 
lynol : — 

A oes mwy o wledydd uag un ? 

A oes mwy nag un genedl ? 

A ddarftt Tad Mawr pawb oll greu yr amrywiol wíedydd hyn P 

A ddarfu iddo eu p blogi â bodau deallgar, ymgeisyddion am 
anfarwoldeb a bywyd tragywyddol ? 

A ddarfu iddo garu y bodau hyn lieb fod yn ddiystyr o wlad neu 
genedl ? 

A dywalltodd Iesu Grist, ei Fab ef, ei waed dros bawb? 

A fu pawb yn gyfranog o farwolaeth, a galar, a thristwch ? 

A oedd pawb yn sefyll mown anghen o’r wybodaeth a’r cysur a 
ddaeth i oleuni trwy ei adgyfodiad ef, a’i fuddugoliaeth ar angau, 
uffern, a’r bedd ? 

A ydyw yn rhesymol, cyfiawn, a chysson, i’r holl genedloedd 
gael y newyddion da am ddygwyddiad mor ogoneddus, a chael 
eu cysuro a’u dysgu ? 

A oedd lesu Grist, yn ei gorff adgyfodedig, yn alluog i neidio 
dros gyffiniau môr ac anialwcli, a thalu ymweliad persunol 
hanner arall o’r blaned ddaearol hon? 



^TDGORN SEIÖN. 


315 


Aoedd ei angylion yn alluog i ddarostwng y gwynt a’r tonau, 
« dwyn y newyddion da i eithafoedd y ddaear? 

A oeddynt hwy yn meddwl hyny pan ddywedasant wrth y 
bugeiliaid yn Judea, “ Yr ydyni ni yn niynegi i chwi uewyddion 
da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl ?’* 

Yr ydym yn meddwl y gwna dyu teg ateb yr holl gwestiynau 
'hvn yn gadarnliaol. 

Os felly, ni a barhawn i ofyn a oedd gan Geidwad adgyfodedig 
a’i angylion, yn eu hymweliad â’r rhan orllewinol o’r ddaear, 
hawl i orchymyn i’r bobl yno i ysgrifenu y ffeithiau o'u gw’einid- 
ogaeth, a gwneuthur cof-ysgrifau o’u hathrawiaethau? Pa un a 
oedd hawl gan ei Ysbryd Ef i ysbrydoli a tbraethu yrysgrifen- 
âadau hyny ? Ac ar ol eu hysgrifenu felly, a wnaent hwy lyfr 
«yfansoddedig — ysgrythyrau santaidd — cyfrol neu gyfrolau o air 
Duw ? 

Nyni a wnawn ofyn yn mhellach, pa un a oes gan yr Iesu 
adgyfodedig a’i angylion, hawl a gallu i ddadguddio y fath dyst- 
iolaetbau i’r byd ; y pryd, a’r auiser, a thrwy yr hwn y gwelonl 
yn dda? 

Os felly, pa bryd y dylera ddysgwyl iddynt ddyfod yn wybodus 
•i’r byd, os nad yn ngwawr adferiad pob petb, yr hyn a lefarwyd 
gan Dduw trwy enau ei holl santaidd Brophwydi er dechreuaá 
y byd ? 

Yr ydym ni yn deisyf arnat ti, anwyl ddarllenydd, pwy bynag 
ydwyt, i ddwys-ystyried y cwe6tiynau hyn yn dda, a hwy a 
«ehwyddant ac a eangant dy galou. 

( I'w barliau.) 

Cefíis Cyf. Morgan Jenrins. 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFIi MORMON. 
[Parbad o dud.273.] 

Y gwrthddadl nesaf a gyfeiriaf ati, yw y cyfrif a roddir yn 
Llyfr Mormon, ara y cwchod gyda tbwll yn y pen ushaf ac un arall 
yn y gwaelod. Y rhan hon yn wastad a ddaliwyd i íyny er 
gwawd,a’n gelynion a wnaethant y defnydd goreu o honi i’r 
petsryl yma. 



316 


UDGOEH SEION. 


JMae Llyfi’ Mormon yn dywedyd, “ yr oeddynt yn ddiddo» 
megys plnol;” ac oddiwrtli hyn y traetliir eu bod ar ddull phiol; 
ac yr wyf yn cofîo yn dda gly wei y Parch. C. J. Kennedy yn 
darllen y gyfrau hon, ac yna eu cymharu i phiolau a thyllau yu 
eu gwaelodion; ac yr. gofyn ir gwrandawyr, a all y fath lestr 
nofio? ond pa fodd y gall bad o hyd y pren, wedi blaenllymu ei 
ddau pen, fod yn debyg i phiol, efe a anghofiodd roddi gwybod. 
Fe wel pob dyn diragfarn a ddarlleno yr hanes am danynt yn 
Llyfr Alormon, mai nid gyda golwg ar eu dull y dywedir eu bod 
yn debyg i phiolau, ond gyda golwg ar eu diddosrwydd ; ac fe 
ddywedir yn nliud. 526, eu bod yn ddiddos megys Arch Noah ; ac 
am y twll yn y pen a’r gwaelod, mae yn eglur i bawb fod pob un 
o'r ddau yn ofynol er mwyn awyr a glendid ar y fath fordaith ; 
ac wrth ddarlleu yr hanes, cewch weled i’r Arglwydd ddangos 
iddynt pa fodd y rhwystrent y dwfr i ddyfod i mewn arnynt, 
er uad yw y modd ei gwnaed ddim yn cael ei goffâu ; etto gan 
weled yr amlygir iddo i gael ei wneyd, dymunwn ofyn i’m cyfeill- 
ion doeth, a oes rhywfceth yn ammhosibl neu hyd y nod yn 
ddyeitlir iawn yn y drychfeddwl ? Gwir, pe bae i’r twll yn y 
gwaelod gael ei gauad ag ystopell, fel baril gwrw, mogys y myn 
rhai doethion ei fod, fe fuasai yn lled ddyeithr iddynt pa ddef- 
nydd a ellid wneyd o hono, oddieithr yu yr amgylchiad o 
ddymchweliad V cwch, ac hyd y nod wed’yn fe ddylai fod rhyw 
hetli yn eangach na hwng baril gwrw cyn bod o lawero ddefnydd. 
Ond gadewcli i mi ofyn, a ydych chwi yn meddwl y buasai adeil- 
adydd llongau da yn ei gyfrif yn beth anmhosibl adeiladu bad 
mor ddiddos fel nad elai dim dwfr i mewn, ae yDa adael twll yn y 
pen uchaf, wedi ei gyffeu fel y gallai gael ei agor a’i gau yn ol 
ewyllys y rliai a fyddent i mewn, a gadael twll arall mewn rhyw 
ran o’r gwaelod, a thrwy ddefnyddioldeb cau-bawl neu bibell 
gyffredin, neu ryw beth o’r fath wedi ei wneyd naill ai o haiarn 
neu o bren, a’i hyd yn gyfatebol i’r uchder y codai y dwfr yn 
yn y llestr, trwy ddwysder yr awyr, i atal y dwfr rhag dyfod 
i mewn, ac eíto fod yn wasanaetbgar i’r dyben o lanhau. 

Cof gonyf ofyn i foneddwr yn Scotland, yr hwn oedd flaenor 
rnewn cymdeithas grefyddol, ac yn dra adnabyddus o herwydd 
ei gyrhaeddiadau celfyddydawi, a oedd ef yn meddwl na 
allai bâd gael ei wneuthur â thwll yn ei waelod, a thrwy 
gynnorthwy rlryw ddyfais syml o’r fath a enwais, y gallai y dwfí 



TJDGORN SEION. 


SI7 


gael ei rwystro i ddyfod i mewn, pan, ar yr un pryd, y byddai’r 
agoriad a adawid felly o fawr wasanaetb i’r rbai o’r tu fewn ? 

Fe ddywedodd ei fod yn credu y galîai y fath beth gael ei 
wneyd yn hawdd, ond nad oedd Llyfr Mormon yn rhoddi un 
cyfrif am ddyfais o’r fath ; cafodd gan hyny beuderfynu nad oedd 
un i gael, ac yna dweyd fod yn bosibl i’r fath lestri nofio oedd 
wrthun, oddieithr iddynt gael eu dal i fyny gan wyrth harhaus. 

Gan ei fod ef yn proffesu credu y Beibl, mi a ddeisyfais ofyn 
iddo gwestiwn neu ddau mewn perthynas i fâd a sonir am dano 
ynddo, sef yr Arch. Fe ddywedir i ni i Noah gael gorchymyn 
i adeiladu arch, 300 cufydd ei hyd, 50 cufydd ei lled, a 30 cufydd 
ei huchder, — ei fod ef i’w rhanu yn gyntaf, ail, a thrydydd 
llofft, — ei fod i’w phygo tu fewn a thu allau â phyg, ei fod i 
wneuthur ffenestr ynddi o faintioli un cuíydd, ac fod iddo 
wneuthur drws yn ystlys yr arch ; yr oedd liefyd i gyrameryd y 
creaduriaid a’r eliediaid glân bob yn saith, a’r afian bob yn hârau 
i’r arch, hefyd eilnin a’i deulu,yna y drws a’r íl’enestr oedd i gael 
eu cauad i fy ny arnynt. Gofynais i’r boneddwr os gallasai 
llettywyr yr arch fyw heb awyr ? atebodd na allasent! Yna 
gofynais pa fodd yr oeddynt i’w gael, pan yr oedd yr unig 
ddìws a’r ffenestr yn yr holl adeilad raawr hwn wedi eu cau 
arnynt, a phob agen ac asiad wedi ei llanw à phyg ? O, ebe fe, 
yr oedd yD rbaid fod yno ry w ddyfais at y perwyl hwn a’r nad yw 
wedi ei gofnodi ; ond mi a ddywedais wrtho, i fod yn gysson, y 
dylai ddywedyd, gan nad yw y Beibl yn rhoddi hanes am un 
ddyfais o’r fath, y dylai gan hyny wadu nad cedd un i'w chael, a 
bod yn wrthun i ddweyd eu bod yn byw heb awyr, oddieithr eu 
bod yn cael eu dal i fyny gan wyrtli barhaus ; a phe bai ein 
cyfeillion, Meistri Charahers, yr Atheneum, &c., i gyfeirio yr un 
ymresymiad at hanes yr arch a roddir yn y Beibl, ag yd vr.t yn 
roddi i hanes y cwchau a roddir yn Llyfr Mormon, pe baent yn 
ddynion cysson, os gwrthodent un ar y eyfrif hwu, dylent wrthod 
yddau; oblegid wrth ddarllen hanes yr arch a roddir yn y 
Beibl, rnae yn rhaid i ni naill ai dweyd fod yno ryw ddyfais at 
roddi iddynt awvr nad yw wedi ei gofnodi, neu gyrchu at yr hyn 
a eilw yr Atlieneum (pan yn dywedyd am Lyfr Mormon) 
ymryddhau oddiwrth anhawsdra, trwy y cyfrwng rhwydd a thra 
awdurdodol o wyrth : ac os dy wedwch chwi fod yn rhaid fod 
rbyw gynllun neu ddyfais yr hon ni chofnodir, i’w hattal hwy 



18 


ÜDGORN SEION. 


rhag treügu o eîsieu awyr yn yr arch, onid yw ef ddim peth 
ílfres\ T mol i ddweyd i fod yn rhaid fod rhyw gynllun neu 
ddyfaÎ6 a’rna chofnodir, i’w hattal rhag trengu trwy orlifiad dwfr 
i’r cwcfcod. 

Y gwrthddadl nesaf a gymmeraf 6ylw o honi yw yr hyn a gym- 
merir oddiwrth iaith Llyfr Mormon. 

Yr Atheneum a’r Mei6tri Chambei6 a ddywedaut, “ Un prawf 
hynod a gawn trwyddo oll, nid yn unig o dwyll, ond hefyd o 
anwybodaeth y trwyllwr, yn cael ei ail adrodd gyda childyn- 
rwydd. Pob prophwyd yn ddilynol a brophwydent i’r Nephiaid 
am ddyfodiad Crist. Y'r yegrifenydd a. syrthiodd i’r gwall anferth 
o gamsynied cyfenw am enw. Y gair Crist, megys y gŵyr pob 
person dysgedig, nid yw enw, ond teitl Groeg o swydd, yn ar- 
wyddocau 1 yr eneiniog,’yr hyn mewn gwirionedd sydd gyfieithad 
o’r gair Hebraeg Messiah. Yn awr, y defnydd o air Groeg mewn 
oes pan nad oedd yr iaith Roeg wedi ei ífurfio, a chan bobl â pha 
rai yr oedd yn anmhosibl i’r Groegiiid gael cyfrinach, ac heb- 
law byu, iaith enedigol pa rai oedd o gyfansoddiad mor neillduol 
fel nad oedd ddarostyngedig i gymmysgiad pellenig, sydd nôd o 
ffugiad mor eglur a bwriadol a ddylai er ys llawer dydd ddy- 
noethi y twyll ; vn anílortunus, beth bynag, cymhellir ni i’r 
penderfyniad, oddiwrtli y llyfrau o’n blaen, nad oedd y Method- 
istiaid Americanaidd, y rhai cyntaf a gymmerasant arnynt ddy- 
saoethi’r Mormoniaid, ond prin llai annoeth na liwythau. 

“ Ail Nephi a gymmer i fvny yr hanes mewn amser cydoesol â’r 
dygwyddiadau a gofnodir yn y Testament Newydd, a’r geiriau a 
briodolir iddo ef ydynt fyth yn dwyn penderfynol aralygrwydd o 
anwybodaeth y twyllwyr. ‘ Wele, myfi wyf Iesu Grist, Mab 
Duw, mi a greai6 y nefoedd a’r ddaear, a’r holl bethau sydd 
ynddynt.’ A thrachefn, 4 myfi yw bywyd a goleuni y byd; rayfi 
wyf Aîpba ac Omega, y dechreu a’r diwedd.’ Mewn ychwauegiad at 
y chwithrwydd blaenorol perthynol i’r gair ‘Crist/ni a gawn yrenw 
lesu yn ei ffurf Roegaidd, ac nid fel y galwai yr Hebreaid ef, 
Joshua; ni gawn, heblaw hyny, y llythyrenau cyntaf a diwedd- 
af yn yr egwyddor Roeg, yn cael eu rhoddi raegys desgrifiad 
traw6 syraudawl o barhad bodoliaeth i genedl na chlywsant erioed 
am yriaith Roeg. Mae yn eithaf eglur i’r ysgrifenydd garasyn- 
íed Alpha ac Omega ara ryw seiniau santaidd a chyfrinawl, wrth 
Lü íai y cyssylltid rby w santeiddrwydd ueillduol, a’u hysgrifeui 



UDGORN SEION. 


319 


Àawr heb ganfod eu bod yn dystiolaeth o ffugiad raor deimladw y 
â bod yn amlwg i bob crwt Felly gan hyny, yn ol hyn 

yma, y credin* yr yn Llyfr Mormon yiynt ffyliaid, a’r Method- 
î-stiaid Araericanaidd nid ydynt well, am na wnaethent hyn cyn 
ei wneuthur gan y fath ddyn doeth a dysgedig â golygydd vr 
Atheneum, neu’r fath foneddigiou talentog a mawr-enwog â’ r 
Meistri Chambers, o Edinburgh. 

Nid oes rhaid i mi ddywedyd dim wrth y rhai hyny a ddarllen- 
asant ateb yr Henuriad P. P. Pratt i’r hyn yma, yn y rhifyn 
cyntaf o'r ail gyfrol o’r Millennial Star. Ond gan y gwneir yn 
fawr o hyn gan ein gelynion fel rheswtn i brofi Llyfr Mormon yn 
ffug-cbwedl, a chan fod llawer na welsant atebiad yr Henuriad 
Pratt, ychydig o eiriau ar y pwnc a allai fod o les. 

Yr “ Atbeneuro” a dd/wed i’r geiriau Groeg hyny, yn ol Llyfr 
Mormon, gael eu rhoddi i genedl na clìlywsant son erioed am yr 
iaith Roeg. Yn awr hyn sydd gelwydd i ddechreu ag ef. Nid 
oedd y fath enwau ar y llafnau o ba rai y cyfìeithwyd Llyfr 
Mormon. Pa beth oedd yr enwau a briodolid i’r Gwaredwr yn 
iaith yr ben Indiaid Americanaidd, — pa fodd eu pareblid gan- 
ddynt hwy, — neu pa fodd yr ymddangosent pe bai drychfeddwl 
o‘r gwreiddiol i gael ei drosglwyddo â llythyrenau Seisoneg nis 
gwyddom, oblegid nid oes genyui ond y aifìeithadyn unig ; ond y 
dynion doetli yna a anghofiasant hyn, gan ymdrechu gwneyd 
dynion i gredu fod y geiriau Groeg liyny yn y gwreiddiol. Y 
dafodiaith Seisnig sydd gymroysgedd o amryw ieiihoedd, Groeg 
yn mysg y lleill; gan hyny, pe bai hyd y nod y Meistri Cham- 
bers, neu olygydd dysgedig yr “ Atheneum” i gyfieithu llyfr o 
ryw iaith arall i’r Saesneg, ac yn y llyfr bwnw i ddywedyd am 
Waredwr dynolryw, pa fodd y galwent ef ? Meddyliwch eu bod 
yn cyfieithu o’r Hebraeg, a alwent hwy ef Joshua ? os gwnŵent, 
yn nesaf dywedent i’r bobl mai wrth Joshua y meddylir Iesu 
Grist, neu e/allai y meddyliai rhai eu bod yn meddwl Josluia 
niab Nud, ac er hyny y doetliion hyn a gant allan wall yn nghyf- 
ieithad Llyfr Mormon, oblegid nad yvf yn galw y Gwaredwr yn 
Josbua, enw wrth ba un nid yw yn adnabyddus yn yr iaith 
Saesneg. 

Yn awr, y mae Llyfr Mormon ar rael ei gyfieithu i ieithoedd 
creill, Ffrengaeg, Almaenaeg, ltalaeg,&c. ; pe bai y doetbion yue 
megys y doetliion yma, y gwall yn Ffraiuc fuasai fud geiriau 



3*20 


’TDGOR.N SEION. 


Ffrengîg yn cael eu gosnd yn ngenau Nephi, ac yn yr Almaen 
aoi fod Nephi yn arfer defnyddio yr iaith Almaenaeg, a phe bai y 
fath betli â gair Lladin tnewn defnydd yn mhlith rhyw bobl, i 
iaith pa rai y cai ei gyfieitbu, yna (yn ol yr “ Atheneum”) pe 
bai y gair hwnw yn y cyfieithad, byddai yn dystiolaeth o tfug- 
dwyll mor deimlalwy â bod yn eglur i bob crwt ysgol. O, 
fi'olineb, tydi wyt yn awr yn ganfyddedig yn yr uchel-leoedd ! 
Pa m.»r eglur y traethodd Isaiah yn y benuod 29ain, pan yn 
dywedyd am ddyfodiad allan y llyfr, — “ doethineb y doethion a 
Udiílanai, a deall y rhai deallus a ymguddiai ! ,, 

( Tw barhau.) 


A LETTEIl FROAI CALCUTTA. 

Calcutta , June 25, 1852. 

ALiT dear Elder Ellis,— I feel great pleasure in sending you 
a short account of myself and mission, at the same time not 
íorgetting to acknowledge past kindnesses from you and the dear 
Saints in Wales, who I shall ever remember with prayerful 
gratitude. 

I sailed from London on the 3rd of September last, ou boarcì 
tbe Queen East Indiaman, Captain Donald AlcLeodj and after 
one of the finest passages ever known, arrived in Calcutta on 
Christmas Day. When I landed, l found six members, and now 
we are 200 strong in Calcutta and the surrounding parts; 180 
natives, aud 20 Europeans ; with many on tbe water’s edge. 
The hireling clergy and the papers are full of scorn, scandal, 
aud misrepreeentation ; but the papers have inserted manv of my 
letters, thing unlcnown in Britain, but Monnonism is a new 
thing in India, and therefore they have indulged me, in order 
that the public may be able to judge of both side« of tbe question. 

The lnndness shewn me bere by the brethren, is far far above 
what poor purseless Elders meet with in general, for wbich I 
ought t o feel, as I do, the deepest gratitude to the Saiuts aud my 
Heavenly Father. Captain i\!eik, late of the Queen's Regiment 
of Foot, is my líind host ; hut I have seveval other homes among 
ihe Saints, and also among enquirers : and one day a large piece 
üf land was given me in oue of the villages, hy one of the 



UDGORN SEION. 32 1 

brethren, to erect a house upon, tliat I might go and live with 
thera. May Jehovah bless thera and all good Saints. 

It is so hot here tliat Europeans cannot walk out in the day ; 
they are obliged tò ride in carriages, which is roy hard lot., when I 
have to go from one place to auother. Tlie most delicious fruits 
are grown here : food is cheap and plentiful, and every thing 
goes on quite sw’immingly, Mormonisra included. 

I often think of my journeyings, and dear brethren and sisters 
in Wales, and very often arause myself by coraparing the Hin- 
doostannee language witfc the "Welsh, which I have not forgotten. 
For instance you c-all dinner, cinio ; they call it honner , and kar- 
ncr. Again, twenty ìn their language is hens, the narae for 
fingers in Welsh, and just the numbers in toes and fingers on a 
perfect liuman, &c. O Babylon ! 

It is the general impression araong Hindoos that the end of 
the world is near, which they liave learned from their Fateers, 
a class of raendicant priests, wlio say that the tirae is very near 
at hand w r hen the whole world will be all of one religion. 

In presenting my kind regards to Presidents Phillips, Davis, 
and Pugh, and all the Saints in Wales, botb known and un- 
known, I desire an interest in their prayers, and in return w ill 
pray earnestly for them ; and if there he any thing in tlie few 
lines I have herein written worthy of insertion in Udgorn Seion, 
I shall feel much gratitudo to haye ít so ; and fcelieve me to 
remain most afíectionately, 

Yours in Jesus Christ, 

Wm. Willes. 

P.S. — I would mention tfcenames of manyin kînd rememhrance, 
but as I migbt forget otliers, it is wisdom to send a general salu- 
tation ; but there are raany when I think upon tliem, for whora 
my lieart burns with brotherly aífection, who liave ministered to 
roy wants, have cheered me, and maderae forget my proverty, &t*. 


“ Y DRYSORFA YMFUDOL BARHAUS.” 
Ton— “ Loilg time ago.” 

Henffych i’r wych “ Drysorfa 
Ymludol” a“ pharhaus,” 

Can’s trwyddi hi y moe ein Duw r 
Ara lwyddo yn ei gais; 



322 


UDGORN SEIOTÍ. 


Sef, casglu’i blant, fel casgla’r iar 
Ei chywion bach ynghyd, 

Ilhag derbyn dim o’r pläau tost 
Sy’n dyfod ar y byd : 

Hon gasgla y cenedloedd drav/ 

0 bedwar cwr y byd, 

I wyeli ddinasoedd Seion dèg, 

1 lawenbau ynghyd. 

Hi ddaw á’i miloedd ar y môr,. 

Mewn llongau, rhag y llid, 

Ac a’u harweinia oll yn llon 
I’r dyffryn gwycba’i gyd : 

Gwir effaith Undeb ydyw hon, 

A’i grym a dardd o Dduw, 

Er oasglu llafur enaid Crist, 

Fu farw ac sydd fyw ; 

Ei allu ef a’i gynghor cu 
Yw y Drysorfa hon, 

Er cludo y tylodion caeth 
I ffwrdd o Babilon. 

Hoff destun cân Prophwydi cu, 

A Phatriarchiaid Duw, 

Oedd gwaith y wych Drysorfa hon, 

Sef casgliad dynolryw : 

Trwy hon dylifa pobloedd lu 
I fynydd tŷ ein Duw, 

Gan dd’wedyd, Deuwch, awn yn hy r 
Er dysgu’i lwybrau gwiw ; 

A golud y cenedloedd ddaw 
I’r wych drysorfa hon, 

Er myned â’r Saint tlodicn rhwym 
O gystudd Babilon. 

Daw hon fi’i lluoedd mudol maith 
O bell eithafion byd, 

Fel nifero gymylau mawr, 

Neu golomenod clud; 

Dan ganti deuant ar y dwr, 

Mewn saih gorfoledd ilon, 

Gan seinio rnawl i Dduw, eu Tad, 

Aray Drysorfa hon: 

Daw’r hybarch Lywydd Phillips ddewr 7 
A’i fìloedd gydag ef, 

I fynydd Seion, tegwch bro, 

Dan gauu’n Uon eu llef. 


t'ÖGORN SEION’ . 


32S 


Sarn Duw i'r ffoedîgion doeth 
Yw y Drysorfa hon, 

Cynnorthwy er diangfa lwyr 
Rhag pläau Babih'n : 

Fe ddyry hon ddiangfa lawn, 

Fel gwialen Moses cynt, 

I dlodiou gael mynedfa rwydd 
I Seion ar eu hynt : 

Gwregysed pawb eu lwynau’n glaw, 

A ffoent yn awr niewn pwyll, 

Can’s dyry hon ytnwared dda 
I’r Seintiau dewr didwyll. 

Doed pawb â’u seinber offer cerdd 
I’w canlyn tua thref, 

Er canu atn ddiangfa rad, 

Ddaeth drwy’r Drysorfa gref; 

’Neillduol Seintiau Cymru gu, 

Pêr genwch idd eich Duw, 

Am ffydd eich prif Lywyddiou lioff, 

Sef Pìnliips—Davis — Pugh ; 

’Rhai hyn trwy ffydd a dewrder roawr, 

Yn nghanol Babilon, 

Roddasant gynnydd cyflym iawn 
Yn y drysorfa hon. 

Trwy ffydd v cawsant ac y cânt, 

Air da yn mhlith y Saint, 

Am eu cyd-deimlad drostynt hwy, 

I’w gwared rhag yr haint : 

Bendithied ein Goruchaf Dad 
Ein tri Llywyddion byn, 

A ffydd a phoh gwybodaeth lawn, 

I’n cael o’n rhwymau tỳn : 

Gobeithiaf yn fy Nefol Dad, 

Y caf ymwared lwyr 
Gyda’r Sant Phìllips , Lywrdd ca, 

Cyn myned yn rhy hwyr. 

Fjiint. « Tiios. CoîiWAr. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Harüdwch heb rinwedd sydd fel bedd gwyngalchedig ; yr? 
dég oddiallan, ond oddifewn yn Uawn budreddi. 

Meddwyn. — Tra y mae meddwyn yn llyncu gwin, y mae gwin 
yn ei lyncu ef; Duw a ddiystyra y meddwyn, yr angylion a’i 
dirmygant, dynion a’i gwawdiant, rhinwedd a’i gadawa, a’r diafolr 
a’i dinystria. 



324 


UDGORN SEION. 


Pa mor ddiniwed bynag y byddo pleserau, y mae eu dilyn i 
ormodedd yn bechadurus. 

Mae yn fwy doeth i edrych heibio i droseddau bycbain, nag 
amryson o’u herwj’dd ; trwy yr olaf yr ydych yn gydradd â’r tros- 
eddwr. ond trwy y blaenaf yr ydych yn mhell uwchlaw iddo. 


DYI.EDION AM I.YFRAU ODDIWRTH Y CYNNADLEDDAU, CANGEN- 

AU, AC EREILL, AM Y CHWARTER YN TERFYNU MEDI 30, 1852. 

Cynncidleddau — Sir Fynwy, £42 1 1 s IO5C; Sir Frycheiniog, 
£5 13s t)§c ; Llanelli, £11 12s ô4c ; Sir Aberteifi, £7 2s 8.1c; 
Gogledd Penfro, £4 4s ô\c ; Gorllewiu Morganwg, £54 ÌGs 
ll}c ; Sir Feirionydd, £6 9s 7tjc ; Sir Fflint, £ll ôs; Sir Fon, 
£12 11 s10§c; Dyffryn Couwy, J6s9c; Sir Ddinbych,£ll 18s 
1 1 ^c ; Cynnadledd Gymreig Llynlleifiad, £2 lOs lfc; Caerfyr- 
ddin, £3 8s 9c. Canyenau — Dinas, £3 Os ]()§c; Llanilltid, £4 
15s llc; Poutypridd £ò 13s7c; Llanfabon, £2 5s 1 1 ; Cwm- 

bach, £5 5s <Uc; Pendulwyn, 8s 6c ; Twynyrodyn, 15s 3c ; 
Llandaf, £1 llslc; Gostwng, 7s 4c ; Eglwysnewydd, 9s ; Pont- 
faen,£l I2s 6c ; Caerdyf, £13 2s 8c ; Aberdar, £16 Os 7^c; Dow- 
lais, £4 8s; Hirwaen, £0 Os Oc ; Cwmnedd, £l 19s l§c; Rymni, 
£1 9s; Georgetown, £1 16s 9§c ; Merthyr, 18s lífc; Pendaren, 
£4 18s8c; Cefn,£2 15s6c; Ynysgou,£2 I0s2ic; Gwernllwyn, 
£2 4s8c; Ffynnon-Tydfil, £3 6s 10§c; Troedyrhiw, I6s 74c ; 
Rymni (Seisneg), 4s3c; Gelliwaelog, £ 1 Os 6c; Gog, £1 9s 5c; 
Aberdar (Seisnig), 2s 6c; Aberamman, £5 3s 7§c; Personau , 
£2 Os 3c. — Cyfanswm, £ 267 16s 9-§c. 

Taliadau o Fedi 16 hyd Medi 30. — Sir Fynwy, £\ IOs; Sir 
Fflint,£l lOs; SirFôn,£2 1s; Cwmbacli, £l 4s; Caerdvf.£! 
lOs; Dowlais,£í 14s 8^c ; Hirwaen, 3s 3c; Georgetown, £ 1 I is 
7£c; Merthyr, £4 5s; Cefn, 13s 2c ; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c; 
Troedyrhiw, lOs llc. — Cyfanswm, £16 16s lOc. 

Rhwymo Llyfrau. — Cynghorem yr holl Saint i rwymo eu 
llyfrau gyda eu brodyr, yn hytrach na’r byd. Mae y brawd 
Isaac Jones, Caerfyrddin, wedi ei osod i rwymo llyfrau yn 
Ngbynnadleddau Caerfyrddin a Llanelli, a’r braw r d Richard 
Monis, Merthyr, yn Nghynnadledd Ddwyreiniol Morganwg; a 
gwyddoin y rhwymant cystal ac mor rhad â neb. 

O herwydd dygwyddiad anocheladwy, gorfodir ni iorhirio 
cyhoeddi yr erth} r gl ar “ Ymfudiad,’’ gan y Llywydd S. W. Rich- 
ards, hyd y rhifyn nesaf. 

Mae amryw ohebiaetliau ar law ag a fwriadwn eu cy- 
lioeddi mor fuan ag y gallwn. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John JDaris, Printer , John's Street , Georyctown, Merthyr. 


i. I) A V I S , AECBAFFYDD, M ERTH Y R-TYDFIL, 



TTDGORN SEION, 

NEU 

&mn j) «#atnt. 


Rhif. 21.] HYDREF 16, 1852. [Cyf. IV. 


YR Y.MFÜDIAD. 

Mae tymiDor yrafudiad y Saint yn agoshau yu gyflym ; y mae 
llaner yn ymegnio i barotoi i adael eu cartref-leoedd, eu perthyn- 
asau, a’u gwlad enedigol, i yinuno â’r rhai liyny ag ydyut yn fwy 
anwyl ganddynt, menn gwlad bellenig. Nid yw gwalioddiad Prif 
Lywyddiaeth yr Eglwys nedi myned mewn un modd yn ddisylw ; 
mae y newyddion sydd yn myned allan c Seion, yn ymddangos 
fel pe byddent yn cludo i bob cywir galon, yr heddwch hwnw a 
drig o fewn ei cbyíhniau, ac y mae dyruunìad wedi cael eì ennyn 
nas gellir ei foddloni liyd oni ddeuant hwy yu breswylwyr yn ei 
thrigfanau, ac yn etifeddion i etifeddiaeth a sicrha iddynt ei 
gogoniant tragywyddol hi. 

Rhoir ar ddeall i ni fod rhai o’r cynnadleddau yn dysgwyl 
symudiad mwy nâ hanner eu rhifedi yu y tymmor Ymfudiad 
dyfodol, yr hyn sydd yn arddangos mai ysbryd ymgasglu yw y 
dylanwad ag sydd yn fwyaf yu y dyddiau presennol. 

Ar y pwnc hwn, gan hyny, ni a ddymunwn gyunyg ychydig o 
awgrymiadau. Mae llawer wedi meddwl y gwaent aberthu y 
cyfan a feddent, a myned trwy unrhyw galedi a allent ei ddy- 
oddef, pe gallent ond yn unig gael eu casglu gyda’r Saint; ac 
oni bai yr ejgion dwfr sydd rhyngddynt, yr ydym wedi meddwl 
roai prin y gellid perswadio Uawer rhag cychwyn ar draed, i 
ddilyn esiampl Israel pan yr aetbant allan o’r Aifft i chwilio am 
wlad yr addewid,— gan gredu mai “ yr byn a wnaeth dyn a all 
dyn ei wneuthur.” 

Nid yw yr amser, pa fodd bynag, wedi dyfod otto i’r dyfroedd 

21 



326 


ÜDGORN SEJON, 


mawrion gael eu troi yn ol i’r gogledd, a’r cyfandiroedd a’r ynys* 
oedd gael eu liuno, fel y byddo prif-ffürdd yn amgylcbynu y 
ddaear i waredigion yr Arglwydd rodio ar hyd-ddi, fel ag y cym- 
mer le etto pan dderbynia Seion a Jerusalein ufydd-dod oddiwrth 
yr holl bobloedd ag ydynt yn trigo ary ddaear. Mae peryglon y 
dyfnder, yn gystal â threialon ar y tir, yn awr yn gorwedd ar 
lwybr y Saint pan yn myned tua Seion ; ac o herwydd fod gan- 
ddynt yn gyntaf i farchogaeth y dyfnder tonawg, ni raid iddynt 
o angheurheidrwydd gael eu hamddifadu o’r pleser o gerddecb 
Y gwastadedd anial, neu ddringo llwybrau geirwon y mynydd- 
oedd, y rbai ydynt yn cuddio dyffrynoedd heddychlawu ac hy- 
frydol Seion oddiwrth fyd terfysglyd. 

Yr ydym wedi cynnyg fod pawb a allant gael £10 y pen, i 
ymfudo y tymmor nesaf i ddyffrynoedd y mynyddoedd ; ac oble- 
gid y gefnogaeth a roddwyd trwy enwi y swm fechan hon, y mae 
llawer yn ymegn'io i fyned a’r na fuasent yn meddwl am hyny 
o’r blaen. Eithr ni a ewyllysiwn adgoíio pawb felly a fwriadant 
yrafudo â £10 y pen, nas gallant ddysgwyl fyned mor gysurus- 
â’r rbai sydd yn myned ag £20; oblegid tra mae’r swm arianot 
yn cael ei lleihau, y raae y cyfleusderau o anghenrhaid yn cael 
eu lleihau mewn cyferbyniad. Nis gallant ddysgwyl cael cyn- 
nifer o geffylau, anifeiliaid, a wageni i gludo eu hunain a’u 
llwythi dros y mynyddoedd; a gwna hyn agor y ffordd yn ara 
effeithiol i lawer o’r Saint i fwynhau y fraint ddysgwyliedig, a 
chan lawer, hir-chwennychedig, o gerdded dros y gwastadedd. 
Nis gallant ddysgwyl cymmeryd llawer o lwytli gyda hwynt. os 
na feddant ani feiliaid a wageni i’w lusgo. 

Ar y pwnc hwn y mae genym air o gynghor i’r Saint, a byd». 
yn dda iddynt ddal sylw arno, yn gymmaint ag mai trwy brofiad 
y rhai ag ydynt wedi myned yn íiaenorol, y mae i’r rhai ag ydynt 
yn aros gael eu llesoli, os byddant yn ddoeth: — Achwyniad llawer 
iawn ag ydynt wedi ymfudo hyd yma oedd,eu bod yn cymmeryd 
llawer gonnod o îwyth ganddynt; ei fod nid yn unig yn dra chost- 
fawr iddynt, eitlir yn ffyunonell fawr o drafferth a gofid ; ac 
ar ol iddynt hwy ddyoddef yn erwin oddiwrth y drwg, am yr hwn 
y rhybyddiwyd hwynt yn brydlawn, y maent wedi ysgrifenu 
mewn ffordd o rybydd at eu cyfeillion, fel na ddalid hwythau yn 
yr un fagl o hyn allan. Bydded y Saint yn ddoeth yn y peth' 
hwn; rhagwelwcb y drwg, a gochelwch ef. Gwerlhwch eich ben. 


L'DGORN SEION. 


327 


gìstati haiarn-gylchedig, y rhai a drosglwyddwyd i lawr o genedl» 
aeth i genedlaeth ; ac yn eu lle, mynwch flychau ysgafn, wedi eu 
gwneyd yn dda, heb fod dros 4() troedfedd o hyd, 20 troedfedd o 
led, ac 20 troedfedd o ddyfnder; y cyfryw ag y gellwch eu trafod 
yn hawdd ar fwrdd y llong, neu eu codi i mewn ac allan o’ch 
wageni ar y gwastadedd. 

Gwerthwch eicli picture-frames oedranus, y rhai a roddwyd i’ch 
gorhendeidiau a’ch gorhenneiniau gan eu tadau er cyn cof, ac a 
drosglwyddid o hyd i lawr o dad i fab, ac ysgatfydd yr unig rodd 
sydd ganddo i drosglwyddo i’w liiliogaeth, ac a ddefnyddid i add* 
urno rhyw lun dychrynllyd, yn arddangos rhy w anghenfil anferth 
o ardaloedd uffernol y damnedigion, neu ryw un arall o’r mil-ac- 
un lluniau, y rhai ydynt ry anfoesol i gael eu hesgusodi oddieithr 
gan genedlaeth odinebus, yr fcon ni fedd ond ychydig barch i 
ddirnadaeth yr hil ddynol. Ac wrth y rbai a gyramerant fwy o 
bleser i edrych ar eu llun yn yr hen ddrych mawr pwysig a 
roddodd eu hen famgu iddynt ar ddydd eu priodas, nag i ymadael 
ag ef a myned adref i Seion, lle y gallant weled eu hunain yn 
nrych mawr y Nefoedd, wedi eu hadlewyrchu gan Oleuni Gwir- 
ìonedd — ni ddywedwn ond yn unig, “ Gwared ni, Arglwydd dai- 
onus,” oddiwrth yr holl gyfryw dduwiau a gwag-addoliad. Ac 
ni a ddymunem adgoffa yr holl rai hyny ag ydynt â’u serch yn 
gryfacli yn y cyfryw weddillion nag ydyw yn yr ymgasgliad, 
y gwna y diafol yn fuan eu gwahodd i ymgasglu i wlad lle ni 
chaniatâ iddynt i gymraeryd hyd y nod eu cyrff, heb ddweyd dim 
am eu gwisgoedd gwycliion, gemau, a duwiau cyffelyb ereill, ar y 
ìhai y rhoddasant eu calonau. Nid â ei wahoddiad ef yn ddi- 
sylw ; efe a ddarostwng y corff yn isel, ac a ryddha yr ysbryd 
oddiwrth ofalon a phryder darfodedig y byd, i gyfranogi o’r trueni 
mawr ag y bydd yr ysbryd yn agored iddo tra o dan lywodraeth 
yr hwn sydd yn cadw awdurdod marwoiaeth. Dylai Saiut fod yn 
ddoeth ; gallant gofio er eu lles y gorchymyn a roddwyd i Israel, 
“ Na fydded i ti dduwiau ereill ger fy mron i,’’ gan gadw gorch- 
ymynion yr Arglwydd, a byw. 

Ni ewyllysiem ddywedyd dim yn erbyn y teimladau hyny o 
bareh a diolchgarwch ag y mae pob dyn yn deimlo, neu a ddylai 
deiralo tuag at ei hynafiaid, a’r rhai sydd yn ei gymhell ef i 
werthfawrogi mor fawr unrliyw weddillion o’u heiddo hwy neu eu 
liamseroedd ; eithr ni ddylid caniatâu i’r teimladau hyny rwystro 



328 


UDGORN SEION. 


dynion rhag cadw gorcliyraynion Duw. Gwell iddynt gael en 
haberthu gan y Saint, os bydd aughen, er cael etifeddiaeth yn 
Seion, lle y gellwch ddangos eich gwir barch i’ch henafiaid,trwy 
wneyd y gweithredoedd iachawdwriaethol hyny, y rhai a fyddant 
er eu tragywyddol ogoniant. Dylai gweddillion neu wrthrychau 
hynafiaethol, cyn cael eu cludo raor bell, a chyda’r fath gost 
mawr, fod yn gyfryw ag ydynt yn werthfawr, ac a ellir eu troi 
yn wasanaethgar yn Seion. 

Byddai yn dda i grefftwyr a gymraerant offerynau, i beidio 
cyrameryd ond yn unig y rhai gwerthfawr ac ysgafn, gan adael 
llawer o’r rhai tryraaf ar ol, gan y gellir cael yn agos bob raath o 
oâerynau yn y Dyffryn. Buasai yn fuddiol cymmeryd amryw 
fathau o brojessional instruments . 

Mae llawer wedi meddwl hyd yma, nas gallent ymfudo heb 
gymraeryd ganddynt ddigon o ddillad ara bump neu ddeg mlyn- 
edd, ac wedi gwario eu harian i brynu yr hyn a dybient oedd yn 
ddarpariaeth anghenrheiùiol, hyd nes nad oeddynt wedi gadael 
digon o arian i dalu am eu cludiad, ac yna yn gorfod eu gwerthu 
ar y ffordd, fe ddichon am hanner eu gwerth. Mae hyn yn ein 
hadgoffa gymmaint am y chwedl yügbylch “ Y Forwyn Wledig 
a’i hystwc odro,” nes y meddyliwn y dylai y Saint ddysgu doeth- 
ineb oddiwrthi. Gadewch eich stoc ddeg mlynedd o ddillad a 
lledr esgidiau ar ol, ac na thybiwch ei fod yn bechod i chwi gym- 
raeryd ychydig o arian genych, fel y galloch noddi y gwneutbur- 
wr cartrefol yn Seion, ac felly gynnorthwyo y Saint i gadw gor- 
chymyn Duw i wisgo eu dillad yn syml, ac o waith eu dwylaw 
eu hunain. Gallai niweidio cymraeriad dyn yn y wlad hon, os 
na allai wisgo cystal brethyn teg, cystal het, a chystal botas ffas- 
iynol â’i gymmydog; a’r foneddiges ua allai wisgo cystal sidan a 
phali, cystal ysnodenau ar gystal penguwch, a chael ei haddurno 
à chynnifer o emau â’i chymmydogesau, a edrychid i lawr arni 
fel yn anghymhwys i’r cylchoedd ffasiynol neu hyd y nod gyfrifol 
yn yr oes oleu lion. Eithr y mae’r Saint sydd yn ymgasglu i’r 
mynyddoedd, yn ddigon cauedig oddiwrth y hyd, i’w ystyried yn 
ffasiynol ac yn iawn,i ddynion a benywod beidio cyfrif eu bunain 
uwchlaw eu cymmydogion ag ydynt yr un mor rhinweddol a da ; 
eithr meithrin cydraddoldeb yn gystal â chynnildeb ; gwneuthur 
i ereill fel yr ewyllysiech iddynt hwy wneuthur i chwi ; parchu a 
darparu dros y tlodion; mynu gwerth dyn mewn cymdeithas yn 



L'DGORN SEION. 


329 


adnabyûdus trwy ei weithredoedd da, yn lle ei arian ; byw trwy 
ddiwydrwydd, yn lle trwy fyfyrio byw bywyd segur ac anfad; yn 
fyr, y mae yn iawn yno i fod yn anmhoblogaidd yn ngolwg y 
byd, trwy ffieiddio balchder a phob matli o ddrygioni a ymarferir 
mewn cymdeithas Gristionogol er boddloni balchder a nwydau 
dynion, a thrwy ddyrchafu cyfiawnder i oruwch-deyrnasu yn 
mysg y bobl. 

Yr ydym yn adgofio y Saint am y pethau hyn, fel y gochelont 
eithafion, tra y gwneir yn ddyledswydd arnynt i ddarparu yr hyn 
syd*i yn anghenrheidiol ar y daith ; megys dillad da a gwasan- 
aetligar, at dywydd oer a thwymn, digon o leiaf i bara iddynt tra 
y byddont yn teithio, yr hyn a fvdd o chwech i naw mis, heb 
anghofio diwalliad cyfaddas o fotasau ac esgidiau gyferbyn â’r 
gwastadedd; hefyd, rhai llestri at drin bwyd, y rhai a ddylent 
fod yn dra ysgafn,ac yn gyfryw a fyddont yn wir anghenrheidiol 
er trin bwyd ar y ffordd. Gan fod y llestri at drin bwyd a ddef- 
nyddir ar V gwastadedd mor wahanol i’r rhai o ofynir ar fwrdd 
ilong, gellir eu cael yn St. Louis efallai yn well nag yn y wlad 
l»on. Mae rhai llestri alcarn cryfion yn dra gwasanaethgar i deu- 
îuoedd ar y fath daith. 

Dylai y rhai hyny a olygant gyrhaedd y Dyffryn yn unig yn ol 
£10 y pen, adael pob peth afreidiol ar ol, gan eu troi yn arian i’w 
belpu ar y ffordd, a pheidio cymmeryd mwy nâ cban pwys i bob 
un, ac mewu llawer amgylchiad gall fod yn llawer llai, lle byddo 
amryw blant mewn teulu. Rhaid talu am bob trosgludiad dros 
gan pwys y pen, pan yn cael ei gluuo dros yr afonydd American- 
aidd; ac y mae yn costio saith ceiniog y pwys i’w gludo o Coun- 
cil Bluffs dros y gwastadedd. Cadwed y Saint hyn yn eu cof, 
a gadawent eu rubbish pwysfawr ar ol, yu hytrach ná ihalu am ei 
gludo hyd y Bluffs, ac yna ei weled yn cael ei dafiu i afon Mis- 
souri, o herwydd na allant ei gario yn mhellacli. 

Eithr, meddai rhywun, a raid i mi gael £10 i’m plentyn, yr 
liwn nid yw ond tri mis oed ? Rhaid, y mae yn gynnwysedig yn 
y cyfrif. Mae pob plentyn dan flwydd oed yn cael ei gyrameryd 
yn ddigost dros y môr ; eithr pan ddeuant i drafaelu ar y tir, y 
maent mewn cyfartalwch yn gostfawr; a’r gyfran hono o’r £10 
na threulir ganddynt hwy, a fydd yn sicr o gael ei defnyddio gan 
y lleill o’r teulu. Fe gostia braidd gymmoint y pw’ys i gludo y 
^iilad a'r feithriniaeth yt ymddibyna y plentyn arnynt, ag a wna 



330 


ÜDGORN SEION. 


i ereill ; ao o herwydd y plentyn, bydd y fam ac yntau yn gofyn 
cael eu cario fwy neu lai ar y ffordd, a bydd yr anifeiliaid i'w 
llusgo yn costio arian. Y mae gwragedd a phlant bychain ar y 
cyfryw daith mewn anghen o bethau nad yw ereill. Yr ydym ni 
wedi enwi y swm leiaf y teimlwn yn gyfiawnhaol i gefnogi ym- 
fudiad arni, lle byddo cwron'ioedd yn dysgwyl teithio gyda 
gweddeuau. Y cost i ymfudo efo y berl'a-droell, llaw gart, ac ar 
draed, nid ydym etto wedi cael allan. 

Ar ol i ni dderbyn myuegiadau am y nifer a fwriadant ymfudo^ 
y rhai a ddylent ein cyrhaedd ni ar y cyntaf o Dachwedd, y rbai 
hyny ni allant ond cael £10 neu £12 y pen a hysbysir mewn 
pertbynas i’w rheoleiddiad, y swm o arian fydd raid iddynt ei 
gyru i brynu gweddeuau, &c. Pob gweddeuau a brynir gan 
drysorfa y cwmni, y rhai a fvddant oddeutu un i bob deg neu 
ddeuddeg o bersonau, a fyddant o byd yn eiddo y cwmni pan 
gyrhaeddant y Dyffryn, i gael eu rhanu rhyngddyut yn ol fel y 
cyfranodd pob un. 

Y rhai hyny a feddant fwy nag sydd yn ofynol er ymfudo, a 
wnant yn dda i dalu y dyled sydd arnynt i'r Arglwydd. Talwch 
iddo eich degwro, fel y gofyna genych, os ydych yn chwennych ei 
ffafr, ac yn ewyllysio dianc rhag cael eich dal ar y ffurdd gan 
genadydd o fyd arall, a’ch galw adref i setlo eicli cyfrifon mewn 
llys uwcli. Y mae yn beth cryn arferol i deithwyr dalu arian 
diogeliad pan yn cychwyn ardaith; a gallwn gymmeradwyo yn 
hyderus swyddfa y degwm yn 15, Heol Wilton, fel yr unig 
swyddfa diogeliad sicr i’r Saint Prydeinig a adawant y porthladd 
liwn ar eu ffordd i Seion. Llawer o’r Saint ag sydd ganddynt 
í'wy nâ £10, a roddenty gweddill yn ewyllysgar i gynnorthwyo 
brawd neu chwaer; eithr i’r holl gyfryw rai y gofynem, A dalas- 
och chwi i’r Arglwydd yr hyn a berthyn iddo ef? Os naddo, pa 
hawl sydd genycb i roddi eiddo yr Arglwydd i arall? A ddywed- 
odd ele y gallech barchu brawd o'i ílaen ef? Yn yr oll bethau 
hyn na thwyller chwi ; eithr cofiwch fod cyfeillgarwch â’r Ar- 
glwydd yn fwy nâ’r holl fyd hebddo. 

Ar ol i chwi wneuthur hyn, os bydd genych arian i roddi er 
ymgasglu ereill, cofiwch am y “ Drysorfa Ymfudol Barhaus,” 
oblegid y mae yr arian a gyfranir iddi hi, nid yn unig yn 
yrafudo y Saint yn bresennol, eithr yn dychwelyd ac yu cym- 
meryd ereill drachefn a thrachefn; y mae felly yn cyfateb i'v 



ÜDGORN SEIO-N. 


331 


lienw, ac yn cyntiyrchu llawer mwy o ddaioni wrth ymgasglu y 
Saint, nag a gytìawrár trwy roddi arian lle y gwarir hwynt yn yr 
ymfudiad presennol, a dim un ad-daliad yn cael ei wneyd o 
honynt tuag at ereill. Y rhai hyny a daíiant o’r neilldu bob 
dybenion hunanol a phersonol, yn unol â natur ac ysbryd yr 
Efengyl,ac a ymgynghorant â’u Llywyddion ynghylch y defnydd 
a ddylent wneyd o’u harian, a ddygant lawer mwy o iachawdwr- 
iaeth i’r Eglwys ac iddynt eu hunain, I’r dyben hyny y rhodd- 
wyd eich Llywyddion i chwi. 

Nid ydym yn bwriadu yn ein gohebiaethau i roi annogaethau 
nad ydynt yn wirioneddol, er mwyn cefnogi ymfudiad- Yr 
ydym yn yägrifenu i’r rhai hyny ag ydjmt yn penderfynu myned, 
gan deimlo ei hod yn ddyledswydd gyssegredig, yr hon sydd yn 
ddyledus arnynt i Dduw, iddynt eu huuain, ac i’w pîant ar eu 
hoL Y rhai hyny a ânt gyda rhyw ddyben arall, a fyddantyn 
dra anmharod i gyfarfod â threialon y fath daitli heryglus. Lle 
y byddo unrhyw beth yn llai nâ Thragywyddoldeb mewn golwg 1 , 
mid yw yr ysbryd yn ddigon dyrchafedig i wynebu yr anliawsder- 
au a orweddant o tìaen y Saint, i ddyoddef cynddaredd erlidwyr, 
neu gyfarfod yn ddiddychryn â gallu y dinystrydd ag sydd yn 
ymgeisio am fuddugoliaeth ar y ddaear. 

Yr ysbrydion grwgnachlyd y rhai a aflonyddent wersyll Israel 
gynt, a ddygasant ddigofaint ac anfoddlonrwydd Duw ar y bobl, a 
hwy a hir-ymdrabaeddent o dan ei felldith ef oblegid hyny ; a phob 
ysbrydion felly ag ydynt yn harod i achwyn oblegid triniaethau 
Duw, ni chefnogir genym ni i ddilyn gwersylloedd Israel y rhai 
a, deithiant yn y dyddiau diweddaf. Y raaent yn felldith i 
unrhyw gymdeithas a ewyllysio fyw mewn heddwch. Eu lle 
priodol sydd yn Mabilon tra yr arosant yn y byd bwn, ac ardal- 
oedd y damnedigion pan yr elont i’r nesaf. 

Mae gan y Saint sydd yn ymgasglu bob argoelion o fendithion 
o'u blaen ag a ellir eu cael oddiwrth feddiant o ddaear, awyr, tân, 
a dwfr; y rhai ydynt yn rhydá i bawb, ac yn roddion Duw i 
ddynion, â plia rai i ddiwallu eu lianghenrheidiau tymmorol.; 
.etto, ni fydd hyn amgen nâ magl iddynt, os anghoíìant eu Duw, 
.ac os öa wnant i bob peth a lywodraethant fod yn wasanaethgar i 
adeiladu ei deyrnas Ef ar y ddaear, er gogoniant Duw, ac anfar^ 
íTroldeb a bywyd îragywyddol dyru 


S. W. Richards, 



332 


UDGO-RN 9EION. 


CYHOEDDIAD! 

AT BOBL C YFFINIAO AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB. 

CENEDL, LLWYTH, AC IAITH. 

GAN PARLEY P. PRATT, 

Apostol Iesu Giist. 

(O'r Argraffiad Awstraliaidd, ganyr Hen. C. W. Wandell. ) 

[Parbad o dud. 315.] 

PARHAD o’r ANERCHIAD CYFFRE DINOL, &C. 

Yr ydym yn awr mewn modd difrifol yn rhagfynegi, yn enw 
yr Arglwydd Dduw Israel, mai yn mhen ychydig flynyddoedd, y 
gwna y byd ddwyn ynghyd a chymharu hen gof-ysgrifau, mor 
gyssegredig ac mor wirioneddol â geiriau íesu Grist ei hun — mor 
santaidd â’r Beibl ; cof-ysgrifau pa rai a ddadguddia Efeugyì 
Mab Duw, dadguddiedig o leiaf i dair cenedl wahanol o’r 
ddaear, trwy ei weinidogaeth ei hun yn ei gorff gogoneddus. 

Ni a roddwn hefyd enwau y cof-ysgrifau hyn, fel y canlyn : — 

Cof-ysgrifeniadau yr Iuddewon (y Beibl) ; a ysgrifenwyd yn 
Asia. 

Cof-ysgrifeniadau gweddill Joseph, y Nephiaid (Llyfr Mcr- 
mon); a ysgrifenwyd yn America. 

Cof-ysgrifeniadau Deg Llwyth colledig Israel; y wlad hyd yn 
hyn heb ei dadguddio. 

Y tair cof-ysgrif genediaethol hyn, a fyddant yn gynnefinol 
wybodus yn mhlith y cenedloedd, yn mhen ychydig fiynyddoedd;. 
ac a eglurir yn wirioneddol; a phob un o honynt a gynnwysant 
hanes o weinidogaeth Iesu Grist yn y gwledydd perthynol idd.ynt, 
í'el ag y gwnaeth ymddangos yn wirioneddol iddynt ar ol ei 
adgyfodiad. Y geiriau a lefarodd, yr athrawiaeth a ddysgodd, a’r 
Efeugyl a’r ordinhadau a osododd allan ac a orchymynodd, a 
fydd yn ysgrifenedig yn mhob cof-ysgrif. 

Yn Judea, efe a ddewisodd ddeuddeg o Apostoîion, sef, Simon 
Pedr, Andreas, Iago, Ioan, Philip, Bartholemew, Mathew, Thom* 
as, Iago, Simon, Zelotes, a Judas Iscariot. 

Yn America, efe a ddewisodd ac a ordeiniodd ddeuddeg ©■ 
Apostolion, sef, Nephi, Timothy, Jonas, Mathoni, Matlionilialia 



ÜDGORN SEION. 


333 


Kumen, Eumenonhi, Jeremiab, Shemnon, Jonas, Zedekiah, ac 
Isaiah. 

Yn ngwlad y Deg Llwyth efe, wrth gwrs, a etholodd ddeuddeg 
arall, enwau y rhai a ymddangosant mewn araser priodol. 

Heblaw y cof ysgrifau hyn o’i weinidogaeth bersonol ei hun, 
y mae aoiry w wledydd a chenedloedd ereill (y rhai nid ydynt yn 
dal un cyssylltiad neu adnabyddiaeth â’r cenedloedd a gawsant 
y gweinidogaethau hyn, a’r lle ag y dewiswyd y corwmau hyn), 
pa rai a gawsant wybodaeth o’i farwolaeth a’i adgyfodiad, ac o 
ddawn yr Ysbryd Glan. Hwythau hef'yd a ysgrifenasant gof- 
ysgrifau o’r unrhyw. 

Yn awr, yr holl gof-ysgrifau hyn pa rai a achubwyd, ac y sydd 
yn gynnwysedig o air Duw, a ddadguddir ac a ddeuant i oleuni. 
Nid oes dim cuddiedig a’r nas gwneir yn hysbys: na dim dirgel 
a’r nas dadguddir, ac a ddaw allan, mewn cyssylltiad ag “amser- 
oedd adferiad pob peth, ag a lafarodd Duw am danynt trwy enau 
ei holl santaidd Brophwydi er dechreuad y byd.” 

“ Yr Iuddewon a gaut eiriau V Nephiaid; a’r Nephiaid a gant 
eiriau yr íuddewon. A’r Nephiaid a’r Iuddewon a gant eiriau 
Deg Llwyth colledig Israel; a Llwythau colledig Israel a gant 
eiriau y Nephiaid a’r Iuddewon. - ’ Ac fel hyu y dygir geiriau 
Duw yn nghyd ac y corffolir hwynt. A’r cenedloedd hefyd y 
rhai a’u hysgrifenasant, a gesglir ynghyd, ac a gorffolir. A 
phethau yr holl genedloedd a ddadguddir ; a’r ddaear a orchuddir 
â gwybodaeth o’r hyn a aeth heibio, ac o’r pethau presennol, a’r 
pethau dyfodol; a thywyllwch, a phenboethni, ofergoeledd, ac 
anwireddau o bob math, a diflanant ymaith megys y diflana 
cysgod cwmwl, oddiar yr hoìl ddaear. 

Y gofyniad a fydd, Pa heth yw y profion ar yr hyn y gor- 
phwys gwirionedd Llyfr Mormon? I hyn yr atebwn : Chwiliwch 
y Llyfr, a dysgwcb drosoch eich hunaiu. A chwi a gewch allan — 

Yn gyntaf — Tystiolaeth y tystion. 

Yn ail — Y cyssondeb, y cynghauedd, a’r gwirionedd egluradwy 
o’i hanesyddiaeth, a’i brophwydoliaethau. 

Yu drydydd — Symlrwydd a phurdeb ei athrawiaethan. 

Ac yn diweddaf, a’r goreu o honynt oll — Dawn Yshryd Sant- 
aidd y gwirionedd, yr hwn sydd yn dwyn tystiolaeth i bob onesî 
ei galon, ag a fyddo yn daer mewn gwetldi, ac yn chwennych 
gwybod a gwneuthur y gwirionedd. 



334 


«:dgorn seion. 


Gwirionedd sydd oleuni. 

Goleuni sydd ysbryd. 

Goleuni a yinlýn wrth oleuni. 

Gwirionedd a gofleidia uirionedd. 

Gwybodaeth a arngyfFred wybodaetb. 

Ysbryd a adnabydda ysbryd. 

Cyffelyb a gofleidia ei gyffelyb yn mhob peth ysbrydol. 

Dyma rai.o gyl'roithiau natur yn y byd yebrydol, ac y maent 
mor wiriuneddol, ac mor addas i’w hamlygu, ag un o gyfreithiau 
Daturiol y bydyssawd. 

Dwy belen o arian byw, a osoder noewn cyffyrddiad y naill a’r 
ílall, yn y fan a ail-adnabyddant ac a gofleidiant y naill y llall. 
Dwy fflara o dân, a osoder yn agos i’w gilydd, yn fuan a neidiant 
at eu gilydd, ac a yragymmysgant yn un. Dau ddiferyn o ddwfr 
a osoder ar fwrdd, a arosant raewn dull crwn, hyd oni ychwaneg- 
er atynt, fel ag yr ymelaethont eu cylcb, fel, pan gyffyrddont â'u 
gilydd, yn y fan a yragymraysgant ac a ddeuant yn ddull crwn. 
Feily y mae mewn pethau ysprydol. Y mae yn mhob dyn ryw 
gyfran o ysbryd y gwirionedd; blaguryn o oleuni; a phrawf 
ysbrydol, yr hwn os gwneir sylw manwl, gydag astudrwydd, a’i 
ganlyn gan ei feddiannydd, a dystiolaetha iddo ef, ac a wna, fel 
pe byddai, neidio yn mlaen gydag ias wresog o lawenydd a chyd- 
i/rodeimlad, i bob ysbryd gwirioneddol y cyffyrdda ag ef; tra 
chyda braw o ffieiddiad, efe a adwaena gau-ysbryd i fod yn 
gelwyddog. Galwch hyn yn sugn-dyniad ysbrydol, neu y peth a 
íynoch; y mae felly,ac y mae yn gyfraith natur. 

Yoia y cynnwysir y dirgelwch o oruchwyliaeth dyn. Hyn yw 
ya* achos fod dyn dan gondemciad am wrthod unrhyw wirionedd 
ysbry/ìol, neu am gofleidio unrhyw gyfeiliornad ysbrydol. Y 
mae gweithredoedd dyn yn ddrwg; y mae yn ddiofal o’i rybydd- 
iwr; mae ei angel da, a’r ysbryd daionus oddi fewn, yn cael eu 
tristâu ; ac ar ol amryw rybyddion y rhai nid ystyrir, y maent yn 
ymadael, ac yo ei adael ef yn y tywyllwch ; y raae efe yn caru ei 
eidio ; y mae yu ymlynu wrth gelwydd ; y mae yn gwrtliod y 
gwirionedd ; mae tywyllwch yn cynnyddu yn barhaus; y byd, 
cnawd, ac ysbrydion dreg yn ei ddenu yn mlaen, hyd nes y 
byddo i angau osod terfyn ar yr olygfa, ac arwain ei ysbryd o 
^efyllfa egwyddorol dyn, i’r cylcb nesaf, pan y bydd i’w ysbryd- 
iojj drwg a’i gwmpeÌDÌ ei amgylchynu mewn tywyllwcb, ac aros 



UDGORN SEÍON. 


335 


çydag ef ; y raae pob un yn rhoddi ei gyfran o’r tywyllwcb, hyd 
nes y byddo cwmwl yn ymgyraraysgu a chwmwl,yn gorchuddio y 
cwbl â thywyllwch anobeithiol, yn tywyllu y golwg, yn gwarafun 
y lîygad i weled, y tafod i draethu, neu y pin i ddesgrifio. 

Ary llaw arall; y mae gweithredoedd dyn yn dda — megys ag 
y dywedodd yr ysgrythyrau, “ Yr hwn sydd yn gwneuthur gwir- 
ionedd sydd yn dyfod i’r goleuni, fel yr eglurhaer ei weithredoedd 
ef. mai yn Nuw y gwnaed liwynt” — y mae efe yn ufydclhau i’w 
rybyddiwr yr bwn sydd ynddo; y raae ele yn groesawi ei fynwes 
â phob egwyddor wirioneddol a santaidd ag sydd o fewn ei gyr- 
haedd ; raae yn eu gosod mewn ymarferiad, ac yn ceisio ych- 
waneg ; mae ei feddwl yn ymeangu; y mae raaes gwybodaeth yn 
yraagor o aragylch, uwchlaw, ac islaw iddo; a’r weledigaeth yn 
ymestyn helaethach helaethach ; yr byn a aeth heibio, sydd 
bresennol, ac sydd i ddyfod, yn ymagor i’w olwg; y ddaear, 
ynghyd â’i llwythau ; y nefoedd, yn nghyd â’i phlanedau a’i 
gwyhodaethau ; a nefoedd y nefuedd, yngbyd â’i chylchynawg 
heuliau ysplenydd, a myrddiynau o angylion, a meibion Duw, 
yu yraheulio yn mhelydrau haul o wybodaeth bur a ffrydiau o 
gariad a goleuni ; a phob un yn ychwanegu ato ac yn ymgym- 
mysgu yn ngoleuni y naill y llall, nes y byddont yn goleuo yr holl 
fydyssawd dirfawr, yn ysbrydol ac yn naturiol ; ac y mae’r weled- 
igaeth yn colli ei hun yn ei gwir ddirfawredd ar gyffiniau ei 
hanfeidroldeb ei huu. 

Bydded i ddyn edrych yn ol ar y rhan a aeth heibio o’i fywyd, 
ac adolygu yn ofalus a manwl — chwilio dyddiau diuiweidrwydd 
ei fabandod, ei ddynesiad cyntaf i demtasiwn, anfoesoldeb, neu 
drosedd. Onid yw yn cofio iddo deimlo rhyw losgfa anhyfryd yn 
ei fynwes, a difiasdod, a gwythi a gewynau crynedig, a phetrus- 
der; yn fyr, rhywbeth yn anghymmeradwy yn y weithred ag 
oedd yn fwriadu ei ehyflawni ? Ac os byddai iddo o hyd barhau, 
onid oedd y llosgfa a’r teimlad anesrawyth hyn yn cynnyddu nes 
braidd achosi twymyn. 

Wel, ddarllenydd, hwn oedd eich rbybyddiwr — sef Ysbryd 
Duw yr liwn oedd o’ch mewn chwi. A phe buasech «hwi vn 
g randaw arno, efe a’ch cadwasai rhag pob trosedd a themtasiwn. 

Ar y llaw arall, onid ydych yn cofio, lawer gwaith yn yspaicì 
eich bywyd, ryw dân, a rhyw iâs wresog o lawenydd, o phoethder 
hyfryd, neu deiralad o oleuui pur a phleser yn eich roynwes, ya 



136 


DDGORN SEION. 


cymmeradwyo gweithred dda, neu yn eich cynnorthwyo i wneu- 
thur yr un peth ? yn fyr, teimlad o bur ewyllys dda, a chydym- 
deimlad caruaidd a chariad annherfynol tuag at bob dyn? a 
phurdebcalon a meddwl, fel pe byddeeh yn dymuno gwneuthur 
daioni yn wastadol, a pheidio pechu byth ? Y rhai hyn oeddynt 
gymhellion gwreichionen fywiog o ddwyfoldeb o’ch mewn. 
Iiwynt hwy oeddynt addysgiadau, cynhyrfiadau, a sibrwdiadau y 
goleuni hwnw, yr hwn sydd yn goleuo pob dyn a’r sydd yn dyfod 
i’r byd. Y mae yn felusach nâ’r mel ; yn fwy cynghaneddol nâ 
pheroriaeth; yn fwy pur na diferion e wlith ar rosynau Parad- 
wys ; yn dynerach na chanwyll dy lygaid; ac yn fwy gwerthfawr 
nag anr Australia. Gwynfydedig yw y rhai hyny ag sydd yn ei 
fagu a’i feithrin yn eu mynwesau, ac yn ei ddwyn allan yn eu 
bywyd ; oblegid y mae yn darddiad allan o ffynnon bywyd tra- 
gywyddol ; a’r cyfryw ag sydd yn canlyn i fyny o’r lle y mae yn 
dyfod, a ddeuant at y ffynnon hyny, mor sicr ag y gwna pelydr 
yr haul arwain i fyuy i ganolbarth goleuni. 

(I'w barhau.) 


COFNODION CYNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 
YR EGLWYS YN NGHYMRU, 

A rjynnaliwyd yn Merthyr , Hydref 4, 1852. 

Agorwvd trwy weddi ara hanner awr wedi deg yn y boreu, gan 
y Llywydd W. S. Phillips. Yna cynnygodd y Llywydd i R. 
Morris fod yn ysgrifenydd, ac eiliwyd gan y brawd Thos. Giles. 
Cariwyd. Yna canwyd yr Hymn 111,“ Dy Ysbryd di, & c.” 

Anerchodd y Llywydd Phillips y Cynghor, gan ddywedyd, 
“ Frodyr, y mae llawer o bethau genyf i’w dywedyd wrthych cyn 
ymadael heddyw. Un peth neillduol sydd genym i’w bender- 
fynu mewn perthynas i’r Udgorn, o herwydd ei fod yn gyf- 
rwng rhy fychan i gynnwys yr holl newyddion parhaus ; ac y 
mae yn bwnc i ni ystyried, sef pa un ai ei gyhoeddi yn wythnos- 
ol, ueu ynte ei helaethu. Y mae yn fendith fawr i bob cenedl i 
gael cyhoeddiad yn eu hiaith eu hunaiti, yr hyn sydd anhebgorol 
anghenrheidiol. Y mae y Star a’r Udgorn yn y dull y maentyn 
dyfod allan yn awr, yn dyfetha dylanwad eu gilydd, o berwydd 
fod yr un peth yn gynnwysedig yn y naill y llall. Mae esgeul- 



UDGORN SEION. 


337 


usdod mawr yn mhlilh y Saint, trwy beidio darllen yr Udgorn, 
ac y mae llawer o swyddogion yn ddrwg yn hyn, ac y mae anghen 
mawr am ddangos hyn i bawb, o berwydd fy mod yn wybodus 
am rai nad ydynt braidd un amser yn ei ddarllen. Ein dyled. 
swyddtuagat y Star a’r Udgorn yw, wrth barchu un i beidio ag 
anmharchu’r llall ; fel ag y mae llawer, wrth fod yn nghym- 
deithas swyddogion uchel yr Eglwys hon, megys apostoiion, 
&ç., yn barod i ddiystyru y rhai sydd yn îs mewn swyddi, Yr 
oeddwn yn meddwl yn y Gyramanfa ddoe, i ddysgu ar egwyddor 
neillduol iaŵn, sef ar ufydd-dod : nid yw yn ddichouadwy fod 
gormod o hyn ; o gariad y mae ufyddhau, ac nid o ofn y rhai a 
lywydda arnynt. Ni fu yr Eglwys yn Nghymru erioed mor 
ufydd ag yw yn bresennol, ac y mae yn dda genyf am hyn.” 
Dangosodd pe bai Llywydd Cynnadledd yn rhoddi cynghor 
mewn Cymmanfa neu ryw fan arall, a Llywydd Cangen yn 
rhoddi cynghor yn groes iddo, mai i’r awdurdodau uchaf y mae 
ufyddhau bob amser; a phedygwyddai fod rhyw fwstwr ynghylch 
hyny drachefn, eglurodd y dull o weithredu yn iawn. Ni ddylid 
rhedeg at Lywydd y Gynnadledd yn gyntaf, ond siarad yn gar- 
iadus â Llywydd y Gangen, a dweyd wrtho fod y peth a ddysgodd 
yn groes i’r hyn a ddysgodd Llywydd y Gynnadledd ; ac yna yn 
ddiau, fe ddiolcha y person hwnw i’r cyfryw un a wna weitbredu 
felly; yna bydd mwy o gariad yn cynnyddu rhyngddynt. Yna 
darluniodd y perygl, o’r ochr arall, o weithredu yn wahanol i 
hyn. Dywedodd, — “ Frodyr, gofalwch fod yr egwyddor hon yn 
cael ei dysgu yn eich cynnadleddau i’r brodyr a’r chwiorydd, o 
herwydd fod hon yn un neillduol, ac fod yn ammhosibl dyfod i 
undeb y fifydd hebddi. Ac os cymmer y fath beth a hyn le, mae 
yn aDghenrheidiol i’r cyl’ryw un dynu y fath ddysgeidiaeth yn ol, 
a hyny yn gyhoeddus, os bydd perygl yn y peth ; ni achosa hyn 
ddim niwed ar ddylanwad daycyfryw; byddai yn dda i bawb 
ufyddhau ar y pryd i’r cyfryw beth, oddieithr ei fod yn beryglus 
iawn, ond iddyut fod yn benderfynol i’w argyhoeddi ar ddiwedd 
y cynghor. Ond ni ddylai neb ufyddhau os bydd y cyfryw 
ddysgeidiaeth neu gynghor, yn wahanol i’r awdurdodau a’r 
dadguddiadau. Os dygwydd i mi ddysgu rhyw beth yn groes 
i’r hyn sydd yn y Star, neu ryw fan arall gan awdurdodau yr 
Eglwys hon, y cyfryw a ddangoso hyny i mi, O mor ddiolcbgar 
y byddaf iddo; ni ddylai fod ofn ar neb i weithredu yn y dull 



338 


ÜDGORN SEI0K. 


hwn ; ac nid gwrthryfel â’r offeiriadaeth yw hyn, ond rheol íawn 
vdyw. Peidied neb ag ysgrifenu neu ddweyd wrthyf fi, os bydd 
Llywydd Cynnadledd yn dygwydd dweyd rhywbeth allan o le f 
ond siarad ag ef yn gyutaf yn unol â’r rheol a nodais yn barod. 
Ac os bydd Llywydd y Gynnadledd hono yn parhau i wrthwyn- 
ebu, yna apelier yn uwch ; y mae hyn yn anghenrheidiol yn 
mhlith y Saint. Peidied neb a digio os bydd rhyw frawd yn 
gwrlhod cymmeryd ei argyhoeddi. Yr wyf fi yn gofvn ufydd-dod 

hyd at . At beth ? Dyna’r pwnc. Wel, meùdai Llywydd y 

Gangen, dacw ddyn, lladdwob ef — dacw siop, ewch i ladrata — 
dacw fercb, godinebwch â hi. Y mae pethau fcl hyn yn neill- 
duol iawn, ac ni ddylai neb eu gweithredu, o herwydd eu bod yn 
groes i ddadguddiadau Duw yn yr oes lion; ond y mae rhai a 
chymmaint o sêl ganddynt, pe bai eu Llywydd yn dweyd wrth- 
ynt am ladd, lladrata, raeddwi, neu odinebu, ag y gwnaenthyny yn 
union. Oud ni ddylai hyny fod, y maent y groes i’r awdurdod- 
au, a’r epistolau hefyd ; canys yr ydym yn cael cynghorion yn 
barhaus gan yr awdurdodau a’r apostolion am edrych i’r Ath. a’r 
Cyf., ac i weithredu yn uuol â’r cyfryw ; os bydd rhywbeth heb 
fod yn y llyfr hwnw neu lyfr arall, gofynwch ofyniad, Un peth 
arall, o herwydd ein hod yn gyfryw rai yn yr un deyrnas, ac yn 
agored i ffaeleddau, os bydd ffaeledd yn perthyn i mi, yr wyf yn 
gobeithio na fydd neb yn cymraeryd hyny yn esiampl; ac ni 
ddylai neb ddilyn esiampl eu Llywyddion mewn tin dull drwg, 
ond yn unig rhoi esiamplau ag a ddylai pawb eu dilyn. Nid oes 
neb yn berffaith yn yr Eglwys hon ; o ganlyniad mae eisieu 
edrych lle y byddwu yn gosod ein traed i lawr. 

Y r ua canwyd, “ Hoff y w trigo gyda’r Saint, & c.” 

(I’w barhau.) 


BENDITHIO. 

Anwyl Frawd Phillips,— Carwn gael eglurhad ar un pwnc, 
os gwelwch fod yn dda, trwy gyfrwng yr Udgorn. A ydyw yn 
îawn i’r Saint geisio gan ryw frawd dyeithr, megys Llywydd 
Cynnadledd, i’w bendithio liwy, & c ? Bydd hyn yn foddlon- 
rwydd mawr i lawer heblaw fy hunan. Clywed siarad a ddarfu î 
mi yn mhlith y Saint a’r swyddwyr, a hyny a achosodd i mi ofyn 
ý cwestiwn a R. Y, M, 



UDGORN SEÍON. 


3Ö9 


Mor belled ag yr w}'f fi yn deall mewn pertliynas i fenditbio y 
Saiut, swydd y Patriarch ydyw hyny, ac y mae wedi ei roddi 
tn ganiatâd i’r Deuddeg, ac i bersonau neillduol ereill ag 
sydd yn llywyddu ar wahanol genedlaethau. Mae y Llywydd 
Orson Pratt wedi ysgrifenu yn y Star , ac wedi dweyd fel y 
canìyn : — “ Pan y daethym i’r wlad hon gyntaf, gwelais arferiad 
yn mhlith y Saint ag oedd yn hollol gyfeiliornus, sef gosod dwy- 
law amynt i’w bendithio.’’ Ni ddylai hyn fod, ond pan fyddo 
gwir aüghen, oddieithr ar bersonau a fyddont wedi eu neillduo ar 
ryw genadiaetb. Gwelais y brawd Pratt fy bun yn gwrthod ben- 
ditbio llywyddion cynnadleddau. Nid oedd y Llywydd F. D. 
R.iehards ychwaiih yn foddlawn i weinyddu yr ordinhad hon, ond 
pan fyddai gwir anghen. Eithr yr oedd y Llywydd Taylor yn 
lled rydd ar y pen hwu j or.d nid oedd hyny yn rhoddi hawl i 
neb arall. Bu Lorenzo Snow yma, a gwrtliododd weinyddu ar 
neb. Yr wyf yn gorchymyn i’r Saint i ymddiried yn Llywydd 
eu Cynnadledd, ac i gydnabod fod ganddo ef fwy o fendithion 
iddyut hw r y na neb arall, oddieithr y rhai fydd yn llywyddu arno 
yntau. Pe deuai dyn o’r nefoedd, ni chredwn i fod ganddo fwy o 
fendithion i’r Eglwys yn Nghymru, na’r hwn a fyddo wedi ei 
apwyntio, oddieithr ei fod yn llywyddu arno. 

W. S. Phillips. 


CYSGU MEWN ADDOLIAD. 

Llwyr farwaidd hyll arferiad, — cas gam yw, 

Cysgu mewn addoliad ; 

I’n Duw, gwell rhoi gwrandawiad — 

Ei ’wyllys Efyw’n llesâd, 

Y’n mhob parth raae’n warth i neb— ei hun roi 
Yn nrws tragwyddoldeh ; 

Y’nfyd yw hyn hefyd, heb 
W’ylder, ond rhitli duwioldeb. 

Ow! pur gaeth yw pregethu—yn ddoniol 
I ddynion fo’n cysgu ; 

Ni ddewisant uawdd lesu, — * 

Hyn sy’n lladd ei weis yu Ilu. 

Gwareder llesgwyr adwyth— a gysgant, 

A gwasgiad anesmwyth, 

Er eudeöro, rai difirwyth, 

Heddyw’n fi’res i ddwyn ffrwyth. 

Nantyrjwenìth, MerUiyr. W. R, Abrahaẁ 



340 


UDGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

By'DDED eich gweddiau mor aml â’ch angheaion, a’ch diolchau 
mor aml â’ch bendithion. 

Na lefarwch yn dda am neb yn anhaeddiannol, — nid yw hyny 
ond gweniaith gwael ; na lefarwch yn dda am danoch eich 
hunain, pa mor deilwng bynag y byddoch, rhag i chwi gael eich 
temtio i wag-ogoniant; ond bydded cydwybod dda yn fwy gwerth- 
fawr yn eioh golwg nâ’r ganmoliaeth oreu. 

I FENYWOD Y TREWLWCH. 

Och, drewlwch! hwdwch od yw,— ac hollol 
Ddrwg hyllig i feny w ; 

Arogl ei ífroen sydd boeu i’r byw r , 

. Drewedigo draw ydyw. 

Ei fod yn syndod sydd, — am y difa 

Fwyn dyfiad ; — mae’n g’wilydd 
I fod rhianod yn rhydd 
Heb anair am hwn beunydd. 

Cap Coch. J. P. Prosser. 


Taliadau o Hydref 1 hyd Hydref 14. — Sir Fynwy, f 22 ; 
Penfro Ogleddol, áêl ; Sir Feirionydd, £3 ls; Diuas, £1 ls ]§c; 
Llanilltyd, lOs; Llanfabon, 9s; Cwmbach, £1 3s; Pendulwyn, 
8s 6c ; Twynyrody r n, lòs 3c ; Llandaf, 4s ; Eglwysnewydd, 9s ; 
Cowbridge, 6s ; Caerdyf, £1 ; Aberdar, lOs^Aberamman, £1 lOs; 
Hirwaen, 3s 3c ; Cwmnedd, 7s 6Jc ; llyrnni, £1 Os 6c ; George. 
town, 9s; Merthyr, 19s; Pendaren, 7s lc; Gwernllwyn, £ 1 13s2c. 
— Cyfanswm, £39 6s 5c. 

Dymuna y Llywydd Simms, o Gynnadledd Sir Fôn, 
hysbysu fod Hugli Jones, gwertliwr varnish , &c., wedi ei dori 
ailan o’r Eglwys, ynghyd â’i wraig. 

Dymunwn hysbysu ein darllenwyr fod y Perl o Fawr 
Bris yn barod, gwerth Is 2c., a’i fod erbyn hyn yn nwylaw llawer 
o’r Saint. Gwelir ei fod yn cynnwys mwy nâ’r argraffiad Seis- 
nig, ac am yn agos yr un bris. Nid ym yn meddwl y bydd neb 
o’r Saint heb ei feddiannu. 

Llyfr Mohmon. — Mae digonedd o’r llyfr gwerthfawr hwn yn 
awr wedi eu rhwymo mewn croen hardd, ac yrayl y dail wedi eu 
goreuro, a’r rhwymiad wedi ei wneuibiu yn Ngìiyuini. 

Dymunwn ar ein hrodyr awenyddol, os ydynt am i ni 
gael gweled eu Hymnau, eu danfon yraa yn ddioed, onide dichon 
yr edifarhant, pan y bydd yn rliy hwyr. 

6^^ Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , John’s Street , Georgetown , Merthyr. 


). D A V I S , ABGBAFFYDD, MERTHYR-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NEU 


Ríiif. 22.] HYDREF 30, 1852. [Cyf. IV. 


CYHOED DIAD! 

AT DOBL CYFFINIAÜ AC YNYSOEDD Y MOR TAWEL, O BOB 
CENEDL, LLWYTH, AC IAITH. 

GAN PARLEY P. PRATT, 

Apostol Iesu Grist. 

(O’r Argraffiad Awstraliaidd , gan yr Hen. C. W. Wandell.) 

(Parhad o diid. 336.) 

AR GYFREITHIAü A LLYWODRAETIIA U. 

Wedi dwyn ein tjstiolaeth, fel gwir a ITyddlawn dyst o’r Efengyl, 
ac o’r pethau a aethant heibio, sydd yn bresermol, ac sydd i 
ddyfod, yn awr ni a roddwn ryw addysg ynghylch cyfreithiau a 
llywodraethau dynion, a’r dyledswyddau ag ym ni yn ddyledus 
iddynt, a’n dyledswyddau i’w dal i fyny, fel aelodau o Eglwys 
Iesu Grist trwy yr holl fyd. 

Pob llywodraeth ddynol a ganiatéir gan yr Arglwydd, ac y 
mae yn anghenrheidiol, hyd oni theyrnaso yr Hwn sydd â liawl 
i deyrnasn, ac hyd oni ddarostyngo efe ei holl elynion dan ei 
draed. 

Nid ydym 'ni wedi ein danfon i cbwyldroi y byd mewn ystyr 
gwladwriaethol ; ond i rybyddio y byd o ddynesiad dygwyddiadau, 
dy6gu yr auwybodus, a galw pechaduriaid i edifeirwch. 

Cyfreitbiau pob gwlad fydd ein cyfreithiau ni,yn ystyr gwladol 
a llywodraethol y gair, 

Yr ydym ni yu rhwyra rnewn dyledswvdd i ufyddhau i ustus 
22 



J42 


TDGORN SEîOîf. 


iaid, barnwyr, rbeolwyr, Uywodraetbwyr, a breninoedd, j rna: 
svdd â’r rbeol lywodraetbol yn yr amrywiol wledydd lle yr ydyt. 
yn byw, yn ymdeitbio, neu yn preswylio. 

Os gwna ysbryd y sefydliadau Ew’rupaidd ac Amerìcaûaidu 
diweddar, mewn pertbynas i ryddid cydwybod, a rhyddid mcwn 
cwsmeriaeth, meddwl, a llefariad, fyned yn mlaen o fuddugoliaeth 
j fuddugoliaeth, ac felly agor y fí'ordd i’r holl genedloedd i was- 
garu eu goleuni, a chylch-gy fnewid eu gwybodaeth; vna gadewcfa 
i ni ymlawenhau yn yr unrhyw, a defnyddio y cyíleusdra o fyn- 
egi tystiolaeth yr lesu, a chyhoeddi Efengyl yr iachawdwríaetb, y 
newyddion da o fywyd tragywyddol, lle bynag y mae troed dyn 
wedi gwneyd argraff — lle bynag y mae tristwch, a dagrau, a galar, 
ac angeu, wedi bwrw eu hanobeithioî gysgodau. 

O3 gwna j cynnydd parhaus yn ngwelliant morwriaetb agerawl, 
a throsglwyddiad cledr -ffyrdd, a chylafaredd gwefrawl, ddilyn 
yn gyffredinol ar lwybr buddugoliaethau rhyddid, — yna, chw' 
Saint y Goruchafî chwi Henuriaid ac Apostolion Israel, 

Eheded eich medclwl ar gerbyd melltenawì, 

Eel chwimwth oleuni i’r pellder pegynawl ; 

Esgynwch y càr a’r march tanllyd carlamog 
A blaenwch y gwynt, y mae’n ddiflin ardderchog. 

O’ch ol draw yn germain bo’r dirwyllt aderyn, 

A’r corwynt fo’n methu ehedeg i’ch canlyn ; 

Holl leoedd tywyllion y ddaear, O chwiliwch ; 

A chrochlef y daran y newydd da traethwch. 

Cyhoeddwch dysclaeriach dydd etto i lewyrchu, 

Eydd Brenin breninoedd trwy’r byd yn teyrnasu 
Ac erchwch i boen, loes, a blinder i gilio, 

A gofìd a tlirallod yn fuan i beidio. 

Agorwch y ffordd i Dywysog tangnefedd, 

Gorchfyga farwolaeth mewn gallu a mawredd ; 
Gorch’mynwch i dristwch i ffoi o’r trigfanau, 

Rhowcli Jubili ddedwydd i’r holl genedlaethau. 

Cyf. Dewi Elfrd, 

Pan fyddoch yn teithio oddiwrth un genedl at genedl aral:. 
chwj a gewch allan fod eu cyfreitbiau, eu crefyddau, eu hordin- 
hadau, eu seremoniau, eu sefydliadau, trefniadau teuluaidd, 
priodasau, &c., mewn anghydfod mawr, ac mewn amrafael A’i*' 
«ilydd, ac â cbyfraith Duw. 



ÜDGORN 8EION. 


345 

Ond, cofiwch mai commissiwn cyífredinol yw yr eiddoch chwi, 
*> dangnefedd ar y ddaear ac ewyllys da i ddyn. 

Eich gwaith chwi yw cyboeddi diwygiad cyffredicol ac edifeir- 
wch. Danfonir chwi allan fel cenadon y Brenin — yr Arglwydd 
'íesu Grist, i orchymyn i bob person ag sydd wedi dyfod i oedrau 
cyfrifoldeb, i edifarhau a chymmeryd ei fedyddio yn ei enw ef er 
maddeuant pechodau. Danfonir chwi allan i roddi dawn yr 
Ysbryd Glân,trwy osodiad dwylaw yn yr un enw santaidd. 

Cbwi a ddanfonir allan i ddwyn tystiolaeth o'r gwirionedd yn 
yr oruchwyliaeth hon, ac o Geidwad croeshoeliedig ac adgyfod- 
edig. Chwi a ddanfouir allan i brcphwydo, a rhybyddio y byd 
am bethau i ddyfod. 

Chwi a ddanfonir allan i osod eich dwylaw ar blant bychain yr 
aelodau sydd yn yr Eglwys, a’u bendithio, gan gadarnbau arnynt 
eu henwau Cristionogol, fel aelodau ac etifeddion o gyfammod 
yr addewid. 

Chwi a ddanfonir allan i fedyddio’r cenedloedd, ac felly i barotoi 
y ffordd erbyn dyfodiad Mab Duw. Chwi a ddanfonir allan î 
osod dwylaw ar y cleifion, y cloffion, y deillion, y byddariaid, a'r 
rhai cystuddiol o bob math, ag a gredant eich tystiolaeth chwi, ac 
a feddant ffydd i dderbyn iachâd; ie, yn wir, i osod dwylaw ar- 
nynt, a’u heneinnio yn enw Iesu Grist, Mab Duw. 

Chwi a ddaufonir allan i orchymyn i gythreuliaid, diafiiaid, a 
phob ysbryd brwnt ac aflan o bob math, yn enw Iesu Grist, i 
ymadael o babellau y personau hyny a boenir ganddynt. 

Chwi a ddanfonir allan i bregethu rhyddhad i’r caethion, i 
rwymo y rhai ysig eu calon, ac i gysuro vr holl rai sydd yn gal- 
aru, a chyhoeddi blwyddyn gymmeradwy yr Arglwydd,a dydd 
dial ein Duw ni. 

Nis danfonir chwi allan i ymhyraeth â phethau gwladol a 
llywodraethol, neu sefydliadau teuluaidd a sefydlwyd trwy 
gyfraith, ac a wnaed yn gyssegredig gan hynafiaeth, neu hir 
ymarferiad; oddieithr cyn belled ag y byddo y sefydliadau hyny 
yn cyffwrdd â chydwybod, ac â gorcbymynion Iesu Grist. Pan 
ddygwyddo yr olaf, rhaid i chwi ufyddhau i Dduw yn hytrach 
uag i ddyn, a dyoddef y canlyniadau, neu ffoi i le aralh 

P. P. Pratt, 

Ll>wydd Ceuadiaeih y Mor Tawel o Eglwys lesu Crist o 
8aint y Dyddiau Diweddaf'. 

(A gyfieitbiwyd gan Mobgan JBNB.rws, Cefu.) 



344 


UDGORN SEIO!t. 


COFNODION C'YNGHOR CYFFREDINOL NEILLDUOL 
YR EGLWYS YN NGHYMRU, 

A 'jynnaliwyd yn Merthyr , Hydref 4, 1852. 

[Parbad o dnd. 330.] 

Yna galwodd y Llywydd ystyriaeth y cynghor at y pwnc, sof y 
Llvfrau. Dywedodd fod yn drueni na fyddai y Saint yr un mor 
ddiwyd gyda’r llyfrau, ag y maent gyda'r Drysorfa Y'infudol, ond 
y mae yn rhaid eu cael felly. Yr lryn a ddywedodd y Llywydd 
F. D. Richards wrthyf cyn cychwyn i ffwrdd, oedd hyn “ Os 
hydd rhy w gangen neu gynnadledd yn gwrthod talu am eu llyfrau, 
ua vrwch ddim rbngor atynt : dyna yr unig ffordd i’w dwyn hwy 
i’w synwyrau, ac i dreio os gallant fvw hehddynt.” Y 7 na cry- 
hwyllodd am y rheol a osodwyd mewn perthynas i’r Star a’r Ud- 
Rorn — fod y Star yn 2Jc. yr un unwaith, a hod y brodyr yn 
Lloegr ag oedd yn cymmeryd y Star, yn cymmeryd tair yn awr 
am 3c., sef dimai yn rhugor er cael tair. Etto, dywedodd ei fod 
vn penderfynu mynu cael clirio dyled y llyfrau cyD diwedd y 
flwyddyn hon. Y mae pregeth V Drysorfa Ymfudol wedi ei dysgu 
vn ddigon hir hellach, ac y mae wedi ei phlanu yn ddigon dwfn 
yu nghalonau y Saint, ac yn awr y llyfrau yw y prif beth. Nis 
ga!) un dyn lwyddo, os na fydd yn ymdrechu talu ei ddyled am 
Iyfrau; canvs eiddo yr Arglwydd ydynt, ac y mae’r Arglwydd yn 
gofyu ei dal am danynt. Hefyd, roae yn anghenrheidiol fod yr 
holl lywyddion yn edrych fod yr holl Saint yn feddianuol ar 
lyfrau yr eglwys. Mae hyn o bwys, ohlegid y mae cyllawnder 
mawr o gyfrolau o Udgorn, Llyfr Mormon, Ath. a Chyf., &c., yn 
aros ar law ; ac fe ddylai pawb brynu llyfrau i'w plant a’u per- 
thynasau, oblegid bydd ymofyn am danyntetto; ie, gallaf ddweyd 
y bvdd ymofyn am danynt ar ol yr adgyfodiad, ac y hydd plant 
vn gofyn i'w rhieni am lyfrau, hyd y nod yr amser hwnw. Am 
hyny, dylai y cangenau a’r cynnadieddau sydd ag Udgorn, 
&c.,yu sefyll ar law, wueyd i’rbrodyr ag sydd yn cymmeryd un,i 
gymmeryd dau, a thri, o bob rhifyn. Mae llawer yn gofyn i’r 
brawd Richard Morri» os oes dîchon attal y Stars, &c., pan mewn 
gwirionndd y galleut basio cymmaint arall ag y maent yn gytn- 
meryd yn awr, pe yr ewyllysient. Mae llawer ag sydd yn cym- 
meryd un, ag a allent gymraeryd tri ; ac y mae r rltai sydd yn 
eymmeryd tri, yn ddigon gaìluog i gymmeryd chwech. WeL 



UDGORN SEION. 


34/5 


dyma y ffordd i’w pasio, ynghyd â phob llyfrau ereill. Mae yr 
hen arferiad o werthu llyfrau i’r Saint yu blentynaidd iawn. 
îs'id gofyn i un pa faint a fynwch chwi, ond dweyd,“ Yn awr, 
frawd, yr ydych chwi yn alluog i gymmeryd hyn a hyn ; dewch 
yn awr, cymraerwch hyn a hyn.' , Pe buaswn yn dysgu fel hyn 
dair neu bedair blynedd yn ol, buasech yn ffoi am y cyntaf trwy 
y drws yna allan. Wel, mae perygl o fyned i eithafion ar bob 
egwyddor. Maellaweryn dweyd na allant gymmeryd dim un 
Star yn eu cangen, pan y gallant gymmeryd dwsin. 

Cynnygiodd y Liywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd 
Pugh, fod i bob llywydd cynnadledd i dalu ei ddyled am lyfrau 
cyn diwedd y flwyddyn hon. Cariwyd trwy ddyrchatìad dwylaw. 

Yna llefarodd y Llywydd Pugh, fel y canlyn : — “ Frodyr, yr 
wyf yn teimlo yn llawen iawn yma, a bod yr hyn ag y mae y 
Llywydd Phillips wedi ei ddweyd yn lles i ni oll, ac nad yw y 
deyrnas hon yn gynnwysedig mewn gweddi yn unig, eithr mewn 
gweithredu yn unol â’r cynghorion a roddir. Dangosodd y modd 
i’r Saint dderbyn maeth a nerth, sef trwy fod llywyddion cyn- 
nadleddau i ddweyd wrth lywyddion caugenau, a hwythau wrth 
lywyddion dosparthiadau, a hwytbau wrth y Saiut ; yna bydd pob 
peth yn cael ei gario yn mlaen yn drefnus; ac ni ddylai fod ofn 
ar y swyddogion i gario yn mlaen y cynghorion. Pa fwyaf a 
wnelo dyn yn yr Eglwys hon,mwyaf yn y byd fydd ei wobr a’i 
ogoniant. A chyda golwg ar gymmeryd dau neu dri Udgorn bob 
tro, nid ydyw hyny ddim gormod, ac y mae yn anghenrheidiol. 
Hefyd, mae yn anghenrheidiol arnom i edrycli ar ol dosparthwyr 
llyfrau, fel na fyddont yn danfon llyfrau i'r rhai hyny fydd yn 
gwrthod talu; ac o hyn allan yr wyf yn penderfynu na fydd i un 
gangen yn y gynnadledd yma, gaei dim llyfrau os na fyddant yn 
talu am danynt, a bydd raid i’r dosparthwr fod yn gyfrifol, os 
gâd ef i ryw rai gael llyfrau lieb dâl. 

Cynnygiodd y Llywydd Phillips ,ac eiliwyd gan Llywydd 
Davis, fod y brawd Dewi Elfed Joues i ddyfod at y brodyr Davis 
a Morris i ddysgu y ftbrdd i gadw cyfrifon y llyfrau, fel y gallo ef 
ddangos hyny i’r cynuadleddau a’r cangenau hyny lle y byddo 
yn myued. Cariwyd. 

Cododd holl lywyddion y cynnadleddau i fyny i ddweyd eu 
teioiladau mewn perthynas i’r UJgorn, ac yr oedd yr hoîl o 
honynt am ei gael allan yn wythnosol. 



CDGORN SEION. 


5ir» 

Cododd y Llywydd Phillips, a dywedodd, os mae fel hyny y 
mae i fnd, y bydd yn ofynol cael rhagor o ffydd. Dywedodd foi 
ei deimlad yntau dros ei gael allan yn wythuosol; ac os bydd i’w 
gylcbrediad fod yn fwy, gellir mwyhau ei gynnwysiad. 

Yna cynnygiodd y Llywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd 
Pugh, t'od i’r Udgorn ddyfod allan bob wythnos o ddechreu y 
tíwyddyn nesaf. Cariwyd. 

Yna llefarodd y Llywydd Davis, a dywedodd ei fod yn fodd- 
iawn mynu cael yr Udgorn allan bob wythnos, a hyny yn ei 
amser, er gwaethaf pob peth, fel ag y mae wedi wneutbur hyd 
yn hyn ; a dymunodd arnynt i feddiannu ffydd i’w werthu ; 
liefy d , yr oedd yn dda ganddo weled penderfyniad y cynghor i 
dalu dyled y llyfrau. Dydd hyny o fendith fawr i’r Eglwys, ac 
yn foddhaol iawn iddo ef a’r Llywyddion Phillips a Pugh, am y 
bydd yn llawer gwell ganddynt i dalu aur pur i'r Eglwys, wrth 
settlo cyfrifon ar ddiwedd y ílwyddyn, na chyíiwyno dyled yn eu 
lle. Dangosodd mai eisieu ffydd sydd er gwerthu llyfrau, fel 
ynghylch pob peth arall. Dywedodd fod llawer iawn o Lyfrau 
Mormon, Ath. a Chyf., ar law ganddo ef, o eiddo yr Eglwys, ac 
eisieu eu gwerthu, fel y gallom wneyd lles iddi. O ganlyniad 
nid yw wahaniaeth i bwy y gwerthir hwy, ond iddynt dalu am 
danynt, ac nid vw wahaniaeth pe baent yn eu llosgi wedi eu 
prynu, ond gwell fycldai ganddo ef fod pob un yn cael lles, 
goleuni, ac iachawdwriaeth trwyddynt. Dywedodd mai cangen 
Hirwaen oedd yr unig un ag oedd wedi clirio ei dyled cyn bod y 
balance shcet wedi ei thynu, a dangosodd mai dyna fel dylai pob 
cangen fod wedi gwneyd. Terfynodd trwy ddymuno bendith 
Duw ar bawb yn bresennol. Amen. 

Cynnygiodd y Llywydd Phillips, ac eiliwyd gan y Llywydd 
Pugh, fod pob cangen o hyn allan i gael tair cyphcr gyferbyn â’u 
lienwau fel cangen Hirwaen. Dymunodd ar y Llywyddion oll 
aro edrych cvnted ag y dychwelent i’w cynnadleddau pa faint o 
lyfrau fydd ar law gan y dosparthwyr, a mynu gweled eu bod yn 
cael eu gwertbu. Bydd hyn yn ysgafnhad mawr i’r Dospartbwyr. 
Hefyd, mewn pertliynas â’r adduned a wnaed yn Li^erpool i 
gymmeryd cant o Lyfr Mormon o bob iaith, dywedodd wrth y 
llywyddion am beidio a synu pe gwelent y llyfrau liyn yn dyfod 
iddynt heb eu gorchymyn ; ond bydded iddynt feddiannu ffydd 
i’w gwerthu yn union i’r cangenau. Hefyd dywedodd am i bawfe 



UDGORN SEION. 


317 


âdeaìiuad ydyw un llywydd cynnadledd, nac henuriad teithiol, i 
gael ymfudo ar gost y Drysorfa Yuifudol,ond fod pob cynnadledd 
$ wneuthur cynnnaint â hyny iddyut: ac os bydd rbyw rai yn 
eicb cynnadleddau yn feddiannol ar arian, ac yn foddlawn rhoddi 
tuag at eich cynnorthwyo chwi, bydded i cliwi hysbysu hyny i 
mi, fel y gallaf roddi cyfarwyddyd yn y mater. Ac o hyn allan 
nid oes dim benthycia, a thrafferthu i roddi receipts, a gwneyd 
cytundeb, <Scc., ynghylch yr amser i daln yn ol. A’r rhai sydd yn 
caru rboddi, bydded iddynt roddi, a pheidio eu dysgwyl yn ol. 

Anerchodd y Brawd Shurtleff (o'r Dyflryn) y cynghor yn fyr 
^n Saesneg. Dywedodd fod yn dda ganddo weled y fath ddy- 
lanwad da yn ein mysg, a deall ein bod ni wedi bod yu trefuu 
rbyw gynllun rnewn perthynas i’r Udgorn ; dywedodd ei fod yntau 
yn teiralo yr un fath a ninnau, y bydd yn llawer gwell cael pryd 
bob wythncs, yn lle pob pythefuos. Bydd yn fwy o les i ni, a 
byddwn yn teimlo yn fwy gwresog wrth ddarllen yr Udgorn, ae 
erbyn ein bod ni yn gorpben darllen un, y mae un arall i’w gael 
yn union, a thrwy hyn byddwn yn caeì ein cadw yn wresog g 
byd. Bywedodd fod pawb o honom i gael ein treio a’n profi fel 
Abraham gynt; o ganlyniad ni ddylai neb fod â gormod o’i fryd 
ar ddim sydd yn y byd hwn, onide mai yn lled debyg y bydd i ni 
fethu a dyoddef y prawf. Dywedodd ei fod yn gwybod am rai 
ag sydd wedi bod â’u hull fryd ar eu pethau tymmorol, ac yn 
edrycli ar frawd neu cliwaer mewn eisieu, a thrwy hyny yn 
gorfod dyoddef am hyny. Dywedodd ycbydig mewn perthynas i 
lywodraethu, ac ynghylch ufydd-dod gwraig i’w gwr; ac nid oes 
eisieu llywodraethu y rhai hyny sydd yn cadw gorchymynion 
Duw, o herwydd mae y cyfryw yn llywodraethu eu hunain. 
Cynghorodd bawb i dreio deall pob peth, lieb fyned i’r profiad eu 
hunain ; a phawb na allant heb hyny, mae yn rhaid eu rhoddi 
hwy yn yr harness , i ddysgu trwy brofiad ; a phawb na fydd yn 
foddlawn, mae yn rhaid eu llywodraethu hwy, &c. 

Cododd y Llywydd Phillips, a dywedodd fod yr amser wedi 
myned, a’i hod yn bryd diweddu, a dywedodd ei fod yn lîed diolch- 
gar i bawb ara eu caredigrwydd á’u hymddygiad daionus. 

Canwyd amryw ganeuon gac y Brawd Thomas Edwards, ac 
yna terfynwyd trwy weddi gan y Llywydd Davis. 

W. S. Phillips, Lhjwydd , 

JllCHAitD Morris, Ysyrijenydd. 



348 


DI>GORN SEION. 


NODIADAU W. GIBSON AR LYFR MORMCWST. 

[Parhad o dud. 320.] 

Troaf yn awr at yr atbrawiaethau a ddysgir yn Llyfr Mormon^ 
ac edrychaf ar rai o’r gwrthddadleuon a gyfodwyd yn eu herbyn» 
Y Parch. Alex. Campbell, yn ei “Ddadglyraiad o Dystiolaetbaa 
Llyfr Mormon,” tud. 14, a ddywed, “ Smith, ei wir awdwr, j 
dyhiryn mwyaf haerllug ac annoeth a ysgrifenodd lyfr erioed» 
a ddadguddia ei ewin fforcliog trwy sefydlu ei holl lyfr ar sylfaen 
gau, neu ffaith haeriedig, yr hon a wna Duw yn gelwyddog a 
hyn ydy w : — “ Duw a wnaeth gyfammod â’r Iuddewon ar Fynyddi 
Sinai, ac a sefydlodd offeiriadaeth ac archoffeiriadaeth ; yr offeir- 
iadaeth a roddodd i Lefi, a’r archoffeiriadaeth i Aaron a’i feibion* 
yn offeiriadaeth dragywyddol; yna, medd Duw, Moses a bennoda 
Aaron a’i feibion, i wylied ar eu swydd offeiriadol, a’r dyeithr- 
ddvn (sef un o lwytli arall) yr hwn a ddaw yn agos, a roddir i 
farwolaeth (Numeri iii, 10). Yn y 18fed ben. o Numeri, y Lef- 
iaid drachefn a roddir i Aaron a’i feibion, a’r offeiriadaeth a gad- 
arnhawyd iddynt hwy gyda hyn o fygytbiad, ‘Y dyeithr-ddyn a 
a ddaw yn agos, a roddir i farwolaeth. , Ië, Iesu hefyd, medd 
Paul, pe bae ar y ddaear, nis gallai fod yn offeiriad, oblegid ei 
fod o lwyth am yr hwn ni ddywedodd Moses ddim ynghylch off- 
eiriadaeth (Heb. vii. 13). Felly, mor ddi-alw-yn ol oedd caniat- 
àd yr offeiriadaeth i Lefi, a’r arehoffeiriadaeth i Aaron, fel nad 
oedd i ddyeithr fentro nesâu at allor Duw, yr hon a sicrhaodd 
Moses. Felly, Iesu ei hun a gauwyd allan rhag gweinyddu fel 
offeiriad ar y ddaear, yn ol y cyfreithiau. Joseph Smith, yn ei 
ddichell haerllug, a edrycbodd dros ben hyn, gan wneyd i’w 
arv\r, Lehi, i darddu o lwyth Joseph, ac mor gynted ag y dych- 
uelodd ei feibion gyda phlyg o’i achau, yn yr hwn yr eglurid ei 
fod o Iwyth Joseph, efe a’i feibion yn gymmeradwyol a offrymas- 
ant aberth a phoeth-offrymau i’r Arglwydd.’ 

“ Adeiladasant Deml yn y Byd Newydd/ac yn mhen 55 o flyn- 
yddau wedi iddynt ymadael o Jerusalem, gwnaethant offeiriad- 
aeth vrhon agymmeradwya Duw. Archoffeiriad hefyd aordeinir; 
ac etto y maent yn dysgu cyfraith Moses, ac yn cymhell y bobi 
i’w chadw (tud. 146, 209). Felly yr arddaDgosir Duw megys. yn. 
sefydlu, cymmeradwyo, a benditbio offeiriadaeth new-ydd o Iwyth 
Josepb, am yr hwn lvyyth ni roddodd Moses orchymyn perth.yza.ojU: 



UDGORN SBIOff . 


349 


offeiriadaeth. Er fod Duw yn bwgwth yn ngbyfraith Moses, os 
byddi un dyn, heb fod o lwyth a theulu Lefi, ac Aaron, yn ne6âu 
at swydd offeiriad, y byddai yn sicr o farw; etto mae yn cael eí 
«sod allan gan Smith, fel yn bendithio, cymmeradwyo, a dal i 
fyny deulu arall yn y swydd briodol hon. Gan hyny, rhaid fod 
naill ai Duw Abraham, neu Dduw Joseph Smith yn gelwyddog ; 
a pbwy a oeda gyhoeddi hwn yn dwyllwr ! a’r celwydd hwn a 
reda trwy ei gof-ysgrif am y chwech can mlynedd cyDtaf o’i 
hanes. ,, 

Y mae yn wir ryfeddol i weled annealltwriaeth Mr. Campbell, 
mewn perthynas i’r hyn a goffêir yn y Beibl, ac yntau ar yr un 
pryd yn flaenor ar gymdeithas grefyddol. Y mae yn dechreu 
trwy ddywedyd i ni fod Llyfr Mormon wedi ei sefydlu ar ffaiíh 
anwireddus : y gwr doeth a ddywed nad oes dim newydd dan 
haul ; ond yr wyf yn tybied, pan gafodd Mr. Campbell allan 
ffaith anwireddus, iddo gael rhywbeth na freuddwydiodd y gwr 
doeth erioed am dano ; am hyny, fe all yn gyfiawn hawlio y 
dadguddiad o hono, os nad bod yn awdwr a gwir berchenog y 
eyfryw ar yr un pryd ; oddieithr, yn wir, ei fod yn gyffyr ang- 
henrheidiol yn ei olygiadau crefyddol ; yn yr achos yna, y ma© 
ganddo ereill i gyfranogi o’i anrhydedd gydag ef. 

A pha beth yw y ffaith anwireddus hon ? eglur mai byn ydyw ; 
y mae yn dywedyd i Dduw roddi yr offeiriadaeth i Lefi ac Aaron 
yn offeiriadaeth dragywyddol, ac mor ddi-a!w-yn-ol oedd caniatáfl 
yr offeiriadaeth hon, pe bae neb dveithr o deulu arall,yr hwn a 
fentrai offrymu aberth, y byddai iddo farw. Yna Crist ei hun a 
gauwyd allan rhag gweinyddu megys offeiriad ar y dda6ar, yn ol 
y gyfraith, ac, o ganlyniad, pe bae i Dduw gymmeradwyo aberth 
un o dŷ Josepli, pan lyddai ef yn gweinyddu fel offeiriad, megy» 
y mae Llyfr Mormon yn dweyd, fe wnai Dduw vn gelwyddog. 

Ac felly cafodd Mr. Campbell allan na- allasai Crist fod yn 
offeiriad ar y ddaear, ac etto yn yr un bennod (Heb. rii, 15), y 
dywedir ei fod yn offeiriad yn dragywyddol yn ol urdd Melchi»- 
edec; felly, gan byny, yr oedd efe yn offeiriad ar y ddaear, ond 
yn ol urdd wabanol i eiddo Aaron, a pbeth yw y gwahaniaeth 
rhwng y ddwy offeiriadaeth yna? Offeiriadaeth Lefi ac Aaron a 
bertbyna i lwyth a thylwyth neillduol, yr hwn a hawlia yr ofíeir» 
jadaeth hou trwy ddisgyniad o dftd a mam ; ond am yr offeiriadi. 
aeth a gafodd Crist, mue Paul yn dweyd i ni yn Heb. (v.ii, S), nad. 



UDOORN 6BTOM. 


3Ŵ) 

▼ u' yn dyfoà îrwy ddisgyniad, oblegid mae lieb ddisgyniad, ae 
iieb gyieiriad at dad a mam : gan hyuy, er i Grist darddu n 
Judab, i 5 r bvyn lwyth ni addawodd Moses un offeiriadaeth. ett« 
Tredi’rcwbl yr oedd efe yn offeiriad,ond o urdd sralla mwy dyreh- 
afi»dig nag un Aarou, sef urdd Melcbisedec. 

Ac r wnelai hyny Dduw yn gelwyddog, pe bae yn cymmerad- 
wyo offeiriadaeth un a berthyuai i lwyth Joseph ? Mr. Campbell 
a ddywed felly ; ond gadewch i ni edrych beth a ddywed y Beibl 
yn Barn. (vi, II); yuo ui a gawn i angel ddyfod yn genad at 
öideon ; ond pwy yw Gideon ? Pa beth a ddywed yr angei 
v»rtlio am wueuthur? Yn y lófed adnod cawn ei fod yn perthyu 
i deulu tlawd yn Manesseh, ac o’r 2ôain i’r 28ain adnod, fe ddy- 
wedir i ni iddo gael gorchymyn gan Dduw i adeiladu allor, %9 
offryrau “ poeth-offrwm, neu aberth i’r Arglwydd.” Y fath dru- 
eni na buasai Mr. Carapbell yno i osod yr Arglwydd yn gywir, 
a’i achub ef rhag gwneyd ei hun yn gelwyddog ; oblegid chwi n 
wyddoch, Mr. Campbell, i fod hyn ar ol dyddiau Moses; ac ni 
roddodd efo un gorchymyn ynghylch offeiriadaeth i had Joseph, 
ydycli yn ddywedyd ; ac os oedd yn ol eich rhesyraeg chwi, ei 
gymmeradwyaeth o offeiriadaeth neu dderbyniad o aberth a off- 
ryrnid gan un o had Joseph yn America, naill ai yn profi Duw 
jn gelwyddog, neu Lyfr Mormon yn dwyll, am ei fod yn dweyd 
iddo wneuthur felly, oni wna yr un reol y tro i w cbyfeirio at y 
Beibl ? gan hyny, Syr, wrth eich rheol chwi, yr ydych yn rhwym 
• wneuthur un o ddau beth, naill ai cyhoeddi Duw yn gelwyddog, 
ueu y Beibl yn ffugchwedl. 

Mr. Campbell a eilw Joseph Sraith yn gelwyddwr anneallus a 
haerllug; ond yr wyf yn meddwl y gall y dyn a wnelo baeriadau 
megys ucbod, gael ei adael iV farnu gan bob dyn gonest, yr hwn 
2 i id yspeilia ef o’i iawnderau, ond a rodda iddo yr anrhydedd o’r 
teitlau a roddodd efe ar Joseph Sraith. 

Ond i ddangos yn liollol ei anwybodaeth yn y pwnc hwn, mi a 
ddyfynaf adnod neu ddwy. 

Paul, yn Heb. v. 4, wrth ddweyd am yr Offeiriadaeth Aaron- 
aidd, a ddywed, “ Ac nid oes neb yn cymmeryd yr anrhydedd 
hon iddo ei hun, ond yr hwn a alwyJ gan Dduw raegys Aaron.” 
Oidiwrth y gyfran yma y dysgwn yn gyntaf nad oes hawl gan 
neb roddi yr anrhydedd hon arno ei hun ; ac yn ail, pe bae i 
Dduw alw rhyw un. megys y gwnaeth Aaron, sef trwy ddadgudd- 



UDGOR-N' SEION. 


oò i 

'j »d, fod ganddo berffaith hp.v?l i’r hyn y galwodd Duw of i gyí 
lawni. 

Duw a wnaeth gyfamrood ag Aaron ac â llwyth Lefi, fel pe bae 
i ryw un allael profi ei darddiad o bonynt hwy, y gallai havrìi<> 
yr Offeiriadaeth trwy ddisgyniad, ac nid oedd gan ddyeitbr o lwytli 
ajall un hawl i weinyddu mewn swydd offeiriad, oddieithr «i alw 
ef gan Dduw megys y galwyd Aaron ; a plie bai i Dduw alw rhyw 
ddyn o lwyth Joseph, megys y gwnaeth â Gideon o Manasseh, 
neu Manoah o Iwyth Dan (gwel Barnwyr xiii, 2, a 16), ac ereill 
yn nliir Oanaan, neu Lehi a Nephi ar dir yr America, ni wnalai 
hyny Dduw yn gelwyddog, na chwaiih y Beibl neu Lyív Mormon 
jn gau. 

Ar dud. l(ieg o’i lyfr, Mr. Campbell a ddywed, y mae ganddo 
ef (Joseph Smith), fwy o Iuddewon yn byw yu y Byd Newydd 
na ellir eu cyfrif mewn un lle arall, hyd y nod yn nyddiuu Io«n 
Fedyddiwr, ac a’u gosododd hwy dan freuiniaeth newydd ; y àeyrn- 
wialen gydag ef a ymadawodd o Judah, &c., a’r deddfwr odtíi- 
rbwng ei draed ef, gannoedd o flynyddoedd cyn dyfodiad Shiloh ; 
a’r brenin Benjamin sydd ddoethach ac ardderchocach brenin 
n8’r brenin Soîumon. Ymddengys ei fod yn cotìeidio y ddiareh 
a ddywed,“ Pa fwyaf rhyfeddol, mwyaf crediniol yr ystori, a phn 
leiaf o wir, a mwyaf o dwyll, mwyaf goleu a rhesymol yr hanes.” 
Y mae genyin yma esiampl arall o ddiffyg deall y Parch. Alex. 
Cempbell ; pa fodd y mae efe yn gwybod pa nifer o blant Israel 
oedd ar y ddaear yn amser Ioan Fedyddiwr? Fe allai un feddwl 
ei fod wedi cael dadguddiad mewn perthynas i’r deg llwyth cyfr- 
golledig — o’u rhifedi, eu dadguddiadau a’u llywodraeth; ac ok 
oedd cymmeryd ymaith un teulu, a’u gosod i fyny mewn llywod 
raeth neu deyrnas wahanol, megys y cofnodir yn Llyfr Mormon, 
yn gwneuthur i’r deyrnwialen ymadael o Judah, a’r deddfwr o 
blith ei ddisgynyddion, beth a wnai y cymtneriad ymaith o ddeg 
llwyth oddiwrth fab Solomon, a’u gosodiad hwynt i fyny mewn 
teyrnas wahanol, megys y cofnodir yn y Beibl? beib, ond profi 
Duw yn gelwyddog, bid sicr, wrth loyic Mr. Campbell. 

Cyf Thomas Job. 

[Dymunwn hysbysu mai dyma ddiwedd sylwadau yr HenurÌHd 
Gibson, ttc y mae yn dnieni nad ysgrifeuodd ragor. Ond pan 
fod vr Henuriad Orson Pratt wedi cyhoeddi cymmaint ar yr an 
pwnc, gall eitt darllenwyr ddifyru eu hunain yn mhellach trwr 
ddefnyddio ei wailb ef, — G ol.] 



3o2 


UDGORM SEION. 


LLYTHYR o pottsville, america. 

Pottsuille, Awst 14, 1852. 

Fr Anwyl Fodryb, — Weìe yr ydwyf yn cymmeryd y cyfleusdrs 
presennol idd eich anerch o’r America, gyda gobaith y derbyn- 
iwch hwn yn eich hapusrwydd o iechyd da, fel ag yr ydym ni yn 
purhau, trwy diriondeb fy Nhad Nefol. Yr ydwyf yn eich hys- 
byau fy mod wedi cael y fraint o ufyddhau i gyfreithiau ac 
ordinhadau santaidd y Duw tragywyddol. Cefais fy medyddio i 
Eglwys ein Harglwydd Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwedda/, 
nos Sul, y 18íed o Orphenaf. Mae yn llawen a hyfryd genyf allu 
tystiolaethu fy mod yn gwybod fy mod yn unig wir Eglwys Iesu 
Grist ar y ddaear, ac y raae llawer o bethau tymmorol ac ysbryd- 
ol yn eglur brofi i mi mai hon yw hi ; ac yr ydwyf yn benderfyn- 
ol, yn nerth fy Nuw, i barhau ynddi hyd y diwedd ; ac yr ydwyf 
yn dymuno arnoch oll, O Saint, am gymhorth eich gweddiau ar 
fy rhan, a cheisiaf finnau gofiu am danoch chwithau yn fj 
ngweddiau ar ein Tad Nefol. Fe garwn gael siarad â chwi 
wyneb yu wyneb i ddweyd ein helyntion, a thystiolaethu wrth 
ein gilydd am ryfedd rhad ras ein Duw. Ond gobeithiaf na fydd 
yr amser ddim yn hir cyn y cawn gwrdd yn Seion, heb byth 
ymadael mwy, ond cydfoli a gogoneddu gyda Christ ein pen yn 
dragywydd. Hyn yw fy nymuniad a’m gweddi yn Iesu Grist, 
Amen. 

Yr ydym ni yn rghylch deg neu ddeuddeg o frodyr achwiorydd 
yn ymgynnull yn y lle hwn at ein gilydd i addoli ein Duw, trwy 
ei Fab, ac yr ydyic yn cael o wedd ei wyneb gyda ni trwy ein 
nerthu â doniau ysbrydol, yn ol ei addewid i’w Saint. Y mae yn 
ein llywyddu yn y gangen fychan hon ein hanwyl frdwd Thoma* 
ilichards, a ddaeih o Ferthjr Tydfil er ys oddeutu pura mlynedd 
yn ol. 

Nid ydym ni yn cael clywed dim newyddion o’r Llyn Halen 
yu awr, ond cymmaint ag ydym yn dderbyn oddi yna ambell i 
waith mewn llythyron y Samt, ac ambell i Udgorn. Mae y 
gwfithfeydd glo yn myned yn mlaen yn hwylus yma yr haf hwn^ 
a digon o waith i bawb sydd yn ei geisio ; yr enniil yn gyffrediu 
vw o (j i 8 dolar yr wythnos. üymunaf fy ngofio yn fawr at yr 
iioil Saint, a gwneyd y llythyr hwn yn hysbys iddynt oll. Cuf- 



ÜDGORN SEION. 


3.53 


ìwcb fi yn fawr at fy ewytbyr Lewis, a modryb Jane, ei wraig, a’r 
plant i gyd, a phawb a’r a ymofynant am danaf. 

Dymunaf arnoch anfon yn ol mor fuan ag y bydd modd, a 
rhoddi tipyn yn helaetb o hanes yr Eglwys, sef pa faint yvr eiclì 
rhif, a phwy sydd wedi yinado i fyned tua Seion, &c. A dymun- 
af arnoch, os gwelwch yr ycbydig linellau hyn yn weddaidd, eu 
cyhoeddi yn yr Udgorn, fel y caflo fy holl dylwyth trwy Aber- 
dar, Merthyr-Tydfil, Sirhowy, Tredegar, &c., gyfle i wybod fr 
raod yu weithiwr yn ngwinllan ein Harglwydd lesu Grist; a 
gobeithio y gwna yr ychydig linellau bratiog hyn ddylanwadu ar 
ryw rai yn adnewyddol i ddyfod i filwrio dan faner ein Har- 
glwydd Iesu Grist : byn yw fy Dyrauniad a’m gweddi yn ei enw ef. 
Amen. 

Ydwyf, eich anwyl frawd a’ch ufydd was yn yr efengyi. 

Richard Richards, 


YR YMGASGLIAD. 

Ton — “ Denis Marcli.” 

Beth yw’r sôn dirfawr sydd, 

A yw Naf yn fy nydd, 

Am gael llu cein-wych cu, 

Idd ei dŷ o’r wir ffydd ? 

Ai rhoi hael gynnyrch cein-wlad, 

Sydd yn ei fryd a’i fwriad, 

I weddw ac amddifad, a chodiad i rai prudd 
O, 'ie, dyna fwriad, 

A dyben yr yragasgliad ; 

Mae Duw o’i ddirfawr gariad, 

Yn noddu’r Saint yn wastad : 

I’w dre, o wydd pob drwg, 

O olwg Babel gertb, 

Efe a’u dwg yn fuan, 

I’w gorlan trwy ei nerth : 

Pan byddo'r plaau’n d’od yn gafod ar bob gau, 

Pryd hyn fe brofa rhai beth yòyw gwaeau Duw ; 

Yn dàl am eu troseddau, eu llygaid syrth o’u tyllau, 

Dymunant /wyniant angeu, d’wed yntau “rhaid i’ch fysv !*' 



i 


CDGORN SEIOS - . 


Pryd hyu bydd y Dyffrynoedd, 

I’r seinliau megys nefoedd, 

A’u da a’u deadelloedd, 

A’u gwyliau hedd a’u gwleddoedd, 

Tra bo haul, lloer a ser, tra bo Iòn tirion tér, 

A bythol fyw yn llawen, yn nhre* yr awen bér. 

Dêna'r swyn hynaws sydd 
Gau fv Nuw yn fy nydd, 

Luoedd llon i’r wlad hon, 

Sydd â’u bron ’nawr yn brudd ; 

Er bod tan gysgod Ceidwad, 

A chael o ffrwyth ei gariad, 
i’n ol pob rhag-fynegiad, a bwriad teulu’r ffjdd : 
Cawn yno foddio’r galon, 

A moethau cain danteithion, 

Heb gymmysg o ddail surion, 

Yn santaidd fynydd Seion; 

Pawb yn dlws, neb yn dlawd, 

Nac ar frawd anffawd din ; 

Dysgeidiaeth nef y nefoedd, 

A’u lluoedd yno’n un. 

O groesaw, ddedwydd ddydd, ysplenydd hir-ddydd haf, 
Pan y cawn wynfyd braf, o’r puraf yn ein tre’ ; 

Da lor, o agor galon, bob rhai o’r boneddigion, 

I roi o’u hanr melynion, i ffyddlon weision ne’, 

I’w rhoi yn y Drysorla, 

I’n cludo oddi yroa, 

Tros fôr i Galifornia, 

’Nol cynghor y Jehofa : 

Fel gwna iâr, wa’dd pob cyw, dan eî gwAr edyn gwiw 
I’w cadw rhag cawodydd, a ’stormydd o bub rhyw. 
Graiŷ <idu . John Ricwaros 


PENNILLION. 

Mae amser dedwydd yn nesâu, 

Yr Iesu a deyrnasa’n glau 
O fòr hyd fôr, mewn hedd didraul, 
O godiad hyd fachludiad haul. 



L’DüORN SE!OK. 


5ô''î 


T gareg dorwyd nid â líaw. 

Tn deyrnas gref yn fuan daw; 

Y ddelw a’i gogoniant raawr, 

Malurir hi fel llwch i’r ilawr. 

Holl draddodiadau’r byd yn awr, 

A noddfa twyll y gelyn mawr, 

Daeth dydd o ymlid ar eu rlian, 

Ni feiddiant lechu yn un man. 

’R ynysoedd pell a ddont cyu hir 
X feddu a ehofleidio’r gwir ; 

Ar dywyll leoedd daear iawr, 

Tmdaenodd dydd o nefol wawr. 

T?el goleu’r dydd o’r dwyrain draw, 

’Iî fwy fwy ei nerth a’i lewyrch daw; 

’Run modd — amen, rnedd f ’ enaid cun, 

Y bydd dyfodiad Mab y Dyn. 

(X tyred, wynfydedig ddydd, 

I roi anwyliaid Duw yn rliydd; 

Dysclaerdeb dy ddyfodiad clau 
A. wna i’m calon lawenhau. 

I lawr, i lawr daw Babilon, 

Gorseddau’r byd a syrth o’r bron ; 

Y trais a’r gormes mwy ni bydd, 

A phlant caethiwed ddont yn rhydd 
Iîoll freniniaethau’r ddaear hon, 

Coronau beilcliion byd o’r bron, 

’R amlierodraethau, er eu maint, 

A ddeuant oll yn eiddo’r saint. 

Daw’r saint yn rhydd o’r eystudd mawr, 

Ni welir un j’n wylo ’nawr; 

Eu hocheneidiau’n ganu sydd, 

A’u galar dwys yu foliant fydd. 

Griddfanau’r saint, a’u galar oli, 

Ni chlywir mwy — ânt bytli ar goll; 

Y nef a’r ddaear lawenhant, 

A’r hydoedd gorfoleddu wnant. 

Dewi Elfei>. 


AMItYWIAETHAU, &c. 


Na arferwch eich bunain i lefaru llawer, a chyn y iiefarocli 
ystyriwch ; ua oddefwch i'ch tafoil redeg o flaen eich syriwyr a’ch 
harn ; os na fydd y galon yn rhagfyfyrio, bydd y tafod o angheu- 
rheidrwydd yn fyrbwyll. 



-366 


UDGORN 8EION. 


Btdded i ni sylwi yn ofaîus ar y rhinweddau da yn mha rai y 
mai oin gelynion yn rhagori arnom, ac ymdrechu rbagori arnynt 
hwy trwy ochelyd yr hyn sydd feius, ac efelychu yr hyn gydd 
ganmoladwy ynddynt. 

Na ddíystyrwch eich iselradd mewn pethau tymmorol ; canys 
dichon eu bod yn rhagori arnoch mewn doniau meddyliol. 

Yr ydya wedi sylwi yn gywir, mai yr atbeist yw y dyn mwyaf 
hygoelus yn y byd mewn un pwnc, gan ei fod yn credu fod y 
hydyssawd wedi cael ei ddwyn i fodoliaeth trwy effaith dam- 
wain. 

PENNILLION. 

O frodyr a chwiorydd cu, 

Mor hoff i‘w cw T rdd mewn hedd ; 

A’r sawl a fedda galon iach, 

All ddangos siriol wedd. 

Yr hwn fynwesa drais a brad, 

Nis gall e’ fyw’n gytun, 

Na rhyngu bodd ein Nefol Dad ; 

Mae’n uffern iddo’i hun. 

Geôrgctown. Mary-ánn. 


Taliadau o Hydref 16 hyd Hydref 28. — Sir Fynwy, £3; 
Llanelli, £9 12s 6c; Dyffryn Conway, 15s 3c ; Sir Ddinbych, 
£3 ; Diuas, 8s; Llanilltyd, I0s; Pontypridd, £1; Aberamman, 
I7s; Hirwaen, £1 ; Georgetown, lôs 9£c ; Älerthyr, lOs ; Cefn, 
17s2c; Ffynnon Tydfiî, 3s 9c ; Troedyrhiw, Is 7c. — Cyfanswm, 
£22 1 Is G^c. 

Cynnadleddau y Gogledd. — Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint 
ar y 7fed o Dachwedd ; Sir Ddinbych, ar y 2lain ; Dyffryn 
Conwy, ar yr 28ain ; Sir Fôn, ar y ômed o Ragfyr; a Sir Feir- 
ionydd, ar y 12fed. 

Ymfudo. — Bydded i bawb a fwriadant ymfudo yn nechreu y 
flwyddyn, ddanfon eu rhag dal,eu hoedran, celfyddydau, preswyl - 
1‘od, &c., i’r Llywydd Phillips, yn ddioed. > 

Gwall. — Yn nhud. 327 o’n rhifyn diweddaf, diangodd y gair 
Ci troedfedd” yn lle “ modfedd,” raewn rhai argraíhadau, pan yn 
desgrifio maintioli y blychau at ymfudo. Gobeithiwn nad oes 
neb wedi gwneyd blychau o’r maintioli a nodwyd (trwy ddiofal- 

wch “ d 1 yr argraffydd’’), rhag iddynt gael eu teintio i fỳnu 

hwylbrenau iddynt, a threio ymfudo yn eu blycbau, ac felly bod 
yn syndod i holl bysgod y môr ! 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printer, John's Stre.et , Georgetown, Mcrthyr. 


D A V I S , ARGBAPFYDD, M ERTHT R*T Y DFl L. 



UDGORN SEION, 

NEU 

&tm\ g ^atnt. 


Rhif. 23.] TACHWEDD 13, 1852. [Cyf. IV. 


OFFEIRIADAETH. 

Mae dynion yn eu huchelfryd wedi bod erioed yn ymgeisio am 
awdurdod, er llywodraethu ac ymarfer dylanwad meistrolaidd 
dros eu cyd ddynion; ac yn gyflfredin ychydig iawn o sylw 
sydd wedi ei dalu ynghylch y dull a’r modd y daethant yn fedd- 
i&nnol ar y fath awdurdod, ac wedi ei gael, nid yw bob aroser 
wedi ei ddefnyddio gyda golwg gywir at les neu iachawdwriaeth 
dynolryw. Mae yr awydd hwn, yr ydym yn cyfaddef, yn un tra 
naturiol, oddiwrth y (faith fod dyn wedi ei fwriadu gan Dduw, 
a’i gyfaddasu yn ei gyd gorflfoliad i fod yn llywodraethwr i raddau 
mwy neu lai yn yr ainryw raddau a fodolant, o fod â llywodraeth 
ar ei nwydau, ei dueddiadau, a’i berson ei hun, hyd at fod â ll.yw- 
odraeth ar deulu, llwyth, cymdeithas neu gydwladoldeb, talaeth 
neu genedl, amherodraeth neu deyrnas; a dichon i’w uchelfryd 
hyd y nod chwennyoh llywodraethu y byd, neu megys Duw, 
i ysgwyd teyrnwialen dros fydoedd aneirif. 

Nid yw pob awdurdod yn deilliaw yn unîongyrchol o’r uu 
ffynnonell, eithr y mae yr hawl gyfreithlawn o Lywodraeth yn 
Offeiriadaeth Duw. Mae gormeswyr a tbraws-feddianwyr, dan 
y teitlau o Amherawdwyr, Breninoedd, a Llywodraethwyr, yn 
meddu lly wodraeth ar y ddaear, yr hon a gafwyd, ac a gedwir» 
trwy y cleddyf a thrwy waed, yr hyn oll sydd yn draws feddiant 
o awdurdod, a ennillwyd trwy allu, ac nid trwy hawl, Mae hyd 
y nod sŵn y gair Offeiriadaeth, i bob dyn a fedd ddrychfeddwl 
cywir am lywodraeth Duw,yn rhoddi syniad ag sydjd naill ai yn 
dvrohafu ei enaid gan lawen.ydd, neu ynte, os nad yw ef yn teimia 
23 



355 


ÜDÖORN SEIO'N. 


fod ei ddylanwad o fewn ei gyrhaedd, ei roi i fyny i anohaítè, 
Mae yn arwyddocâu hawl ddwyfol i lywodraethu a rheoli, yrr 
eael ei hyrnarferyd gan Dduw, a’i rhoddi i bw r y bynag a ewyHysio 
Efe; a phan fyddo dyn yn ei dal, trwy ei gymuieradwyaeth Ef f 
y mae yn rhagori ar bob awdurdod arall, a chan hyny ni eliir yn 
effeithiol ei galw i gyfrif gan un arall. Mae yr hawl lywodr- 
aethol hon mor ddiogel, felnas gall neb gymmeiyd ei hanrhydedd 
neu ei hawdurdod iddo ei hun, canys y mae Duw yn galw y neb a 
ewyllysio, ac yn cyfranu iddo yn ei ffordd apwyntiedig ei hun; a 
ganlyniad nis gall neb ei chael heb gredu a chyfaddef fod cyf- 
rwng o gyfrinach uniongyrcbol rhyngdd<* ef a’i Dduw; a phob 
dyn ag a elwir megys Aaron, trwy ddaüguddiad uniongyrcbol, ac 
a ordeinir i’r Offeiriadaeth santaidd, a ordeinir er mwyn dynion, 
mewn pethau perthynol i Dduw, fel y dyger cymmod oddi 
amgylch. 

Dysgwn wrth hyn fod yr Offeiriadaeth yn gweini mewn per- 
ffaith gydgorffoliad neu lywodraetb, oblegid ei bod yn lywodraeth 
a ordeiniwyd ac a gynnelir gan Fod perffaith : y mae yn awdur- 
dod santaidd a cbyfiawn, oblegid ei bod yn gweini mewn pethau 
perthynol i Dduw, ac yn cyfranogi o-i holl briodoleddau Ef. Y 
mae yn rhesymol, ynte, i ui benderfynu y gofynai Duw ufydd-dod 
a pbarch i gael eu talu i’w lywodraeth Ef lle bynag y ceid hi, ac 
y dylai y rhai sydd yn dal yr Offeiriadaeth gael eu cydnabod fel 
ei genadon ef. 

Ar bwnc mor hunan-eglur, nid oes anghen i ni ymresymu yn 
mhellach er ein hawdurdodi i sylw, fod yn rhaid, mewn gwein- 
yddiad o gyfraith berffaith, fod ufydd-dod perffaith i’r gyfraith 
hono, oddiwrth y deiliaid a lywodraethir ganddi ; pe arngen, y 
gyfraith a droseddid, am vr hyn y byddai raid i’r troseddwr roddi 
iawn : oni bai raai felly y mae, ni chawsai anrhydedd y gyfraith 
eiamddiffyn; eithr y mae cyfraith Duw, gan fod yn berffaith, 
nid yn unig yn darparu er iaehawdwriaeth pawb trwy drugaredd, 
ond y mae hefyd yn arfog â chyfiawnder , fel y byddo i’w huchal'- 
iaeth gael ei ddal i fyny trwy fesur allau daledigaeth gyfiawn i’r 
troseddwr. 

Mae yr Offeiriadaeth hon yn awr yn mhlith dynion ar y ddaear. 
ao mewn gweithrediad llwyddiannus er eu hiachawdwriaeth. Bu 
y Brenin ei hunan, yr hwa sydd yn dal pob awdurdod yn yr 
Offeiriadaeth hon, ar y ddaear er ys mwy nâ deunaw cant o flyn- 


CDGORN SEIONi 


359 


yddoedd yn ol, ac efe a ddymunodd deyrnasu trwy ei rhinwedd, 
eithr dynolryw rri oddefasant iddo. Yr oedd efe yn santaidd, 
eithr yr oedd dynion mor ddrygionus fel na allerit werthfawrogi 
ei ddaioni, na’i awdurdod; gan hyny, dyl’ethwyd ef ganddynt, ac 
ni adawsent iddo fyw ar y ddaear. A pha heth fu y canlyniad ? 
Y gallu 8antaidd a’r dylanwad achubol hwnw a feddiannai efe, 
a gawsant eu rhoddi ganddo i ddynion, y rhai nid oeddynt mor 
berffaith ag ef ei hun, ac efe a’u hordeiniodd hwynt i fod yn gyf- 
rwng o’i allu, fel ysgatfydd y byddai eu llafur a’u gweinidogaeth 
hwy yn fwy cyfaddas i sefyllfa isel, wael, a diraddiol y sawl ag 
oeddynt i'w derbyn, ac o herwydd hyny, i gael eu gwerthfawrogi 
yn well nâ’i lafur a’i ddyhenion Ef. 

Nid yw meddyliau dynion yn gyffredin wedi eu cyfaddasu i 
dderbyn gweinidogaeth bodau perffaith ; gan hyny gweinyddir i 
bob gradd o ddealltwriaethau gan y nesaf uwchlaw iddynt mewn 
medrusrwydd, gallu, a gogoniant, yn gyffelyb i ffordd y bywyd i 
Sant, vr hon sydd o ras i ras, ac o ffydd i ffydd, gan fyw ar yr 
hyn sydd o ran hyd nes delo yr hyn sydd berffaith. Pan fyddo 
liywodraeth Duw wedi ei sefydlu yn hollol ar y ddaear, trwy gyf- 
rwng uniongyrchol dynion ac angylion dan arolygiaeth Duw ei 
hun, ac wedi ennill yr oruchafiaeth mor bell ar y galluoedd 
gwrthwynebol, ag y gallo person y Brenin fod yn ddiogel vn 
mysg dynion, a chael ei ddyledus anrhydeddu ganddynt, yna efe 
a ddaw etto i deyrnasu, a dwyn yr hyn sydd berffaith ; yna y 
mwynheir dydd cyffredinol o heddwch a chyfiawnder gan y rhai 
hyny a etifeddant y ddaear ; canys y mae’r Brenin wedi arfaetliu 
y bydd i bawb’nas gallant oddef ac anrhydeddu y perffaith wein- 
yddiad o’i gyfreithiau yn y dydd hwnw, gael ei ddinystrio oddiar 
y ddaear. 

Yn ol esiamplau ag a roddir yn yr ysgrythyr lân, ac a welwyd 
yn wir gan lawer o’r Saint yn yr oruchwyliaeth bresennol, gelwir 
dynion i dderby» yr Ofleiriadaeth, a thrwy ei phwer cyflawnant 
rhyw waith neillduol i ba un yrymddangosant fod wedi eu cyfadd- 
asu, ac ar ol hyny goddefir iddynt i ddianrhydeddu yr Offeiriad- 
aeth hono trwy ddefnyddio y dylanwad a ennillasant, er arwain 
ereill ar gyfeiliorn ; a thrwy hyny y mae dianrhydedd a gwarth 
wedi ei ddwyn ar amserau ar y rhai a’i hystyriai yn ddyledswydd 
i wrandaw ar eu cynghor. Trwy gael eu galluogi felly i gyf- 
lawni eu íybenion trachwantlyd, trythyll, ac anghyfreithlawn, 



360 


ODGO»N 8EION. 


y maent wedi dwyn gwarth a dyoddefaint arereill, tynu digofaint 
X)uw ao anghymmeradwyaeth ei bobl arnynt eu hunain, ac y 
raae gallu yr Offöiriadaeth wedi ymadael yn llwyr oddi wrtbynt, 
canys ni wna ei rhinwedd aros gyda y rhai hyny a dorant ei 
chy freithiau, 

O herwydd y ffeithiau hyn, ac anmherffeithderau ymddangos- 
iadol dynion i’r rhai y mae Duw yn rhoddi amdurdod, y gofyniad 
a ofynir weithiau, — Pa moi bell y maç ufythUdod ri’r rhai sydd 
yu dal yr Offeiriadaeth yn pfyaol ? iMae hwn yn ofyniad tra 
phwysig, ac yn un a ddylai gael, pi -ddeall gan yr hoU. Saint. 
Wrth geisio ateb y gofyrriad hwn, ni a ewyUysiwn a<Uadrodd,;yn 
fyr, yr hyn a ysgrif'enasom yn barod, sef /od ■ ufyd'd-dod ewyllys. 
.gar i gyfreithiauiP«,w, panryn oael ptt.igweipyddu gnn yr .Offeir- 
iadaetb, yn anihebgorpl; i iauhawdwrýaftth ; pitbr pi a ; pwylly»iwn 
'yehwanegn.yn tahellaeb ( fod diagpüad -addas. rbag yr.awdurdod 
i.ibtwTi jvnd>t>dBli^r llpsx>a®bi, ap. nas ;gofynir ; i ne.b jymostwng yn 
Arlof,». d-all ’S driyn pblegid fod gauddo gy.fran o’r Offeiriadaeth. 
ir ydym wedi .ely.wed dynienu65idd„yn dal yrr Offeiripdanth yn 
.íylwi, yigwueient hwy uurhyw beth ; y dywedid wrthynt am ei 
wneyd gan y.rhaija lywyddent arnyntj .pe ai fnd yn 
gyfeiliàrmi&: eitbr y mae y fath afydd-dpd'â byn ,yn waeth rnâ 
ffolineb i ni ; y mae yn gaeth wasanaeth e’r fath waelhafj jac ni 
Jdylai dyn ai ddiraddiai ei hun feliy, hawlio rhenc yn mhUth 
ihodau deaEgar, hyd nes y troa oddiwrth ei ffplineb, Buasai dyn 
i Dduw, yr htnn n geisia. aohub ,ei gydíddynion, yn ffieiddio y 
odryobfeddwl o weled arall yn myned yngaethwas iddo, yr hwn a 
feddai gystal hawl ag yntau i ffafr Duw ; yn bytrach efe a ddew- 
isbi eiineled yn sefyll yn ei ochr, yn elyn cy fammodedig i gam- 
wedd, cyhyd ag y ceid lle iddo yn mhlith dynioD. Ereill, yn yr 
ywârferiad eithafol o’u bawdurdod bollalluog (í), ydynt .wedi 
■dysgu fod y fath ufydd-dod yn anghenrlreidiol, ao nad oedd wa- 
hauiaeth pa beth a ddywedid wrth y Saint gan eu Llywyidion 
am wnenthur, y dylent ei wneuthur heb ofy.n dim cwestiynau. 

Pan fyddo Henuriaid Israel yn ymbleseru cyn belled yn y 
dychymmygion eithafol hyn am ufydd-dod, ag i’w dysgui’r bobl, 
yr aciios yn gyffredin yw oblegid ei fod yn eu calonau i wneuthur 
camwedd eu hunain, ac yn dymuno palmentu y ffordd er oyf- 
lawni y camwedd hwnw ; meu ynte, oblegid eu bod wedi gwneu- 
thur eamwedd,.ac yn chwennych defnyddio eochl eu hawdurdod 



UDGORN SEION. 


361 


f w orchuddio â hi, rhag iddo gael ei ganfo'd gan eu huehelach, y 
rhai a ofjnent iawn oddiar eu dwylaw. 

Ni a ewyllysiwn ofyn, I ba ddyhen y rhoddir yr OlTeiriadaeth 
i ddynion ? Fel y byddo hawl ganddynt i weinyddn cyfraith 
Duw. A oes hawl ganddynt o gaulyniad i wneyd y gyfraith hono 
yn ddirym ? Nac oes, yn ddiau. Pan fyddo cyffaitli Duw wedi 
myned allan o'i enau ei hun, ac wedi eî tbraethu trwy eneuau ei 
Brophwydi a’i Apostolion, gan ddywedyd, “ Na ddywed gelwydti;” 
pwy a all ddywedyd trwy bwer ei Oöeirîadaeth, Ti a elli ddywed- 
yd celwydd, a bod yn gymmeradwy ? Mae yr Arglwydd a’i Bro- 
phwydi wedi traethu yn gyfraith i’w hobl, “ Na wna odineb.’’ 
Ynapwy a all ddywedyd, Ti aelli odînebu, ac ni fydd yn un 
pechod? Y mae yn ysgrifenedig fel cyfraith i’r Saint, “ Na 
ladd.'’ Yna yr ydym yn gofyn etto, Pwy a all ladd a chael 
ìnaddeuant? Ac yn y cyffelyb fod>d y gellid gofyn ynghylch holl 
gyfreithiau Duw, Pwy sydd â bawl i*w gwneyd yn ddirym ? Ni« 
gall neb alw yn ol y gorchymÿn ond yr flwn a’i rhoddodd ; ac 
ni8 geìlir mathru cyfreithiau Duw yn ddigospy neu eu galw yn ol 
gan aWdurdod llai nâ’r hon trwy ba un y gwnaed hwynt. Y mae 
yn ysgrifenedig am Dduw, nas gall ddywedyd celwydd; yna nid 
oes achos i neb feddwl y cymmeradwya Efe hyny trwy ei awdur- 
dod ag sydd ar y ddaear; ac nid mab dyn yw Efe i edifarhau, 
ac o ganîyniad efe a amddiffyna y gyfraith trwy yr bon y llywod- 
raethir ei deyrnas. Os meddylia rhywrai y gallant roddi cyng- 
liorion i foddhau eu chwantau, neu ateb dybenion trachwantlyd 
a dywedyd, “ Nid oes neb yn ein gweled,” tra y byddont yn ym- 
fwynhau ynddynt, ac yn ymhyfrydu mewn pechod fel tamaid 
melys, hwy a gant allan etto gyda thristwch, fed Uygad nad yw 
byth yn cysgu wedi bod ar eu llwybr, ao y gwna yr Hwn 6ydd yn 
gweled yn y dirgel ddwyn i’r amlwg, a thalu ar gyhoedd i bob 
dyn yn ol ei weithredoedd, pa un bynag a fyddont ai da ai drw.g. 

Pe gallai dyn gael cymmaint o awdurdod â’r Hollalluog, ni 
awdurdodai hyny ef i wneuthur ar gara, na chynghori arall i 
wneuthur ar gam ; a*r dyn a weinyddo gyda phleidgarwch, er 
mwyn cuddio drygiioni, a ga allan y cymmerir ei oruchwyliaeth 
oddi wrtho. 

Wrth weinyddu llywodraeth Duw, y mae tair plaid yn dal per- 
tfeynas â byny, 6ef, y deiliad a lywodraethir, y person a lywod- 
raetha, a’r person trwy ganiatâd neu trwy gymmeradwyaeth yr 



362 


ÜDGORN SEION. 


hwn y mae hwnw yn llywodraethu. Pe gofynid i ryw ddyn gaa 
ei Lywydd am droseddu rhyw eyfraith adnabyddus, neu os na 
byddai yn boddloni ar y cynghor a fyddo yn roddi, ni ddylai efe 
wrthryfela yn gyhoeddus yn erbyn y Llywydd hwnwj eitbr os 
na allaut weled lygad yn Ilygad, efe a ddylai apelio yn ddirgel 
at yr uwch awdurdod neu’r Llywydd nesaf, a Ue byddo tri íelly 
yn eael eu dwyn ynghyd ag fo yn meddu ysbryd i weithredu un- 
iondeb, uniondeb a ffyna, a chaiff cydgurdiad ei feithrin. Tra 
byddo cymmeriad llywodraeth Duw felly, fel y byddo ei hanian 
a’i rheolaeth yn tueddu i ysgubo drygioui oddiar y ddaear, nid 
oes eisieu i bersonau feddwl ymesgusodi ata gyflawni gweithred 
anghyfreithlawn adnabyddus, yn unig oblegid eu bod wedi eu 
herchi gan arall i’wchyflawni; pe gwnelai y fath esgnsawd â 
liyn gyfiawnhau, ni fuasai achos i neb ddyfod dan gondemniad ; 
canys buasai dynion yn sicr o gael allan rywun ar yr hwn i rai 
eu baich o bechodau. Mae y dydd wedi dod pan y gall pawb 
ddysgwyl cael ateb am eu pechodau eu hunain, heb gynnyg eu 
cuddio ag Offeiriadaeth arall. 

Mawr yw cyfrifoldeb y dyn hwnw a elwir i roddi cynghor ag 
svdd yn dal perthynas ag iachawdwriaeth arall; a phan gaffo y 
cyfryw gynghor ei roddi, dylai fod o’r fath nodweddiad pnr, ag a 
allo yr awdurdodau uwchlaw iddo ar y ddaear, ac angylion, yn 
nghyda Duw, ei gymmeradwyo. Yna ni fydd achosiddoef ddin- 
ystrio ei ddylanwad a’i awdurdod ei hun, trwy ddweyd wrth ereill 
nad pechod fydd iddynt odinebu, dweyd celwydd, neu ladrata, &c. 
&c., pe dvwedid wrtliynt am wneyd hyny gan yr Offeiriadaeth, a 
thrwy hyny wyrdroi ffyrdd uniawn yr Arglwydd, a dwyn gwarth 
ar anrhydedd ei achos. Nid yw yr Arglwydd yn gofyn y /ath 
ymddiried â hyn yn ei Offeiriadaetb, na dynion da ychwaith ag a 
fo dan ei dylanwad. Nid yw yr Offeiriadaeth byth yn hawlio 
camwri oddiar law arall, er y gall dynion sydd yn dal yr Offeir- 
iadaetli hanlio hyny, fel ag y mae weithiau wedi dygwydd, ao am 
vr hvn y cawsant ddyoddef. 

Lle y hyddo awdurdod Duw, yno y dylai ymddiried pawb gael 
ei osod, yn ddigonol i ufyddhau ei chyfreithiau, ond Did i’w tori; 
canys nid ydym ni etto wedi deall fod ganddi ddigon o allu i 
achub y troseddwr yn ei bechodau. Mae rhai dynion wedi bod 
mor ddoeth â meddwl fod ÿŸ ychydig andurdod a feddent hwv, yn 
ddigonol iddynt er troi cyfraith a dadguddiad o'r neilldu,a mesur 



■ÜDGORN SEION. 


363 


iaTlaD g\fiawnder a barn ar eu cyfrifoldeb eu hunaia. Eithr yu 
y diwedd hwy a gawsant allan fod y cyfrifoldeb hwnw yn fwy 
nag y gallásent ei ddyoddef. 

Nid yw yr ystyriaethau hyn yn cael eu dwyn yn tnlaen gyda’r 
meddwl o fesur terfynau awdurdod ddwyfol, canys ni all neb gael 
■iaith ì ddesgrifio ielaethrwydd breintiau ac awdurdod yr Offeir- 
iadaeth; oblegid ei hamgyffred yn gyfiawn, fyddai amgyffred 
Duw. Eithr y maent yn caol eu cynnyg gy<la golwg i’r Saint 
gael eu harwain i ganfod y raedrusrwÿdd a’r doethineb a amlygir 
yn ei chorffoliad ; mor ddiogel y mae yn cael ei gwylio rhag twyll 
dynion, a’r anmhosiblrwydd i bechod lwyddo lle y gweinyddir hi 
yn ddyladwy a doeth, ac nad oes aclios i neb gael eu twyllo os 
byddant yn deall yr bawliau a’r breintiau y mae yn sicrbau 
iddynt: yna, os na fyddant yn gwneyd defnydd o’r bftwliau hyny, 
hwy a adewir yn ddiesgus. Dylai arferiad gormodol o awdnrdod, 
mewn achosion o’r fath bwysigrwydd, ac ar faterion o’r fatb bwys 
anfeidrol, gael eu gochelyd yn ofalus, pan ystyriom fod yn rhaid 
i bob un roddi cyfrif cywir o’i oruohwyliaeth. 

Mae rhai wedi tybied mai pa fwya-f o awdurdod a feddo dynion 
vn nheyrnas Dduw, mai mwyaf i gyd yw eu rhyddid -i anmharchu 
•ei gyfreithiau Ef, a bodeu mawredd iüwy yn gynnwysedig yn eu 
hreintiau braidd annherfynol, y rhai a’u gadawant bwy yn ddi- 
reolaeth; eithr y mae bon yn dyb gamsynioL Y rbai ag ydynt 
fwyaf mewn awdurdod, sydd dan y reolaeth fwyaf; mae cyfraith 
eu cylch hwy yn fwy nag eiddo y rhai ag ydynt yn îs mewn 
awdurdod, ac y mae rheolaeth a chosj) y gyfraith hono yn fwy 
mewn cyferhyniad; o ga«lyniad,y maenit hwy dan fwy o rwymau 
i amddiffyn rhinwedd eyfraith a sefydJiadau Duw, pe amgen nis 
gellid gosod ymddiried ynddynt, a’r -caailyniad fuasai diffyg ym- 
ddiried a drwg dybio; aíafoddlonrwydd a geid yn llechu yn mhob 
rbodle mewn cymdeithas, a thrwy ddadgyssylltu felly rwymynau 
<undeb, profai yn ddinystr i iunrhyw bobl. 

Y mae llef o’r nefoedd wedi cael ei chlywed etto yn aflonyddu 
dystawrwydd oesoedd, gyda bwriad a phenderfyniad i sefydlu 
leyrnas Dduw, ac arwaind me-wn lyw-odraeth nefol ar y ddaear; 
ac os bydd i ddynolryw barchu ac ufyddhau i'r cyfr-eithiau hyny 
pan eu dadguddir iddyjit, hwy & fyddant gadwodig, ac a efifedd- 
.ant ogoniaat nefol. Am hyny, pe m,eddem ni lais cyffelyb i saân 
aflLgoJn ji archangel, fel y clywid ni gan bawb byw, neu pe 



3Ŵ4 


PBSORN SEIDW. 

wedde'iù áííü Düw î drèîddio a èWfaeýd i bèb' ealoh- deímToi & 
íDwyBháo y gwirioẁeàdf íiì s lt’{ ; òýhbödd'etB ái' ]ed ya 'ngblrrtTìaiì 
pawb býrt',— Eáîíarh'êwÊbf èdífÿrtjéíteb, cSnŷs hwr barh' Mi a 
ddaéftfi a 4 r tróse'Ádwr'á^ddÿfetbíir 'òddiar y dâ«ëar, tra-ÿ gẁtfí'bdir 

-ÿr aÿiííẂTh'fw^ÌièlifeÌJâu ýif draÿÿẅÿàdi' 38 “^ 313 ■■< ẁlttti 
■ n--.ä iufí' 'Gi.r' -j y ■ i: [i y äí: i íì.'ì.: i.. { v ,..:-■ ,<v {ji . -m . . 

<. r ..tÇífîèiibssoçi jj, iraet}iawd,' n bUèJÇÇ'foj. o’r. “ Star’’ am ^Tách. lîr 
]852,.aç byderwn y by4d oîèndJui àBhhraethìbl Vr SáẂirtíýẂfèrg. 
Gobeithiwn ría’iydd Öati'géh ÿTr 'îîgwaiia yn' eaoî èä'Jgadäèfr h»t> 

'dddo gäèi ei àsàarttóhyẀ gy hoedduai'w eiywedigaetb.—öus,:} 

íQ7f<' /îíi Ir>t fiobasBd i : s Ib 9V.‘ íí o /yi . ■/?? t i gr dfe'î V 

j .’J 03 ío o/ itsto vom icífítìiu v ■,« rfaj3asgü.5 f[ - o. - >lj o» Jaaien: 

Vge ; tt «inoaSBBBLUiA BiRESENNOL Ỳ r B.ÿD, ilíUí . . 

Mae sefyififa bresèdtíẀ ýtbyS'ÿn rtyfeäd iawn, a« O mor drtrbiMts 
yw yr oiÿ'gfa aítio ! JÍaè wèdr nryneä yn llawh helbBl, gofld, a 
thrneui, ac yn llawa budreddiç trais, gormes, a phob math o 
ffiefdd dra, hes y mäe wedi mynèd ýn fifciidd ÿẃ ngolwg ®hw a’i 
àngyiion; ac y mae fel crochaû berwëdig a osodwyá ar dàn' ae a 
gyimwysai bob math' o lysiau. Cyffeiÿbaf ÿ bÿd’ i grocban, a'r 
trìgolion 'ir llÿsiau. V mae y trigDlioirỳh bèrẃi trwjfý byä am. 
fywyd trag'jẁÿddoi, megys mae y ilýsiau wedi éfu gôsoâ mewn 
erochan berwedig ag a gynhyrfir. gan dân: felly ya ùnioo tuat- 
y byd yn berwi am fywyd tragywyddtrî, ac ni chytnn* dau o 
honynt ýnghyleb y ffordd sydd yn arwain i’r bÿwyd; yr hyn 
sydd o bwys maẃr i bob dyn ddyfod i wir ẃybodaeth o hono. 
Ond nid oes nel) braidd yn y bÿd ÿn cytutìo ynghylch y ffordd ; 
un a â y ffordd hyn, a’r liail y ffordd draw, nes y mae paẃb wedi 
myned i’w ffyrdd eu hnnain. Bhai a ddywcdant mai taënellnsydd 
yn iawn, ac ereill mai bedydd er esiampl; n», meddai nn arall, 
“ Deuwch atom ni, dyma'r ffordd;’’ ac ereiil á ddywedant mai eu 
ffordd hwy sydd yn iawn ; ereill a broffesant Bad oes eisieu 
gwneuthur ditn ond credu yn lesu Grist, ac ymorphwys arno, a 
darllen a gweddio hwyr a boreu, a chanol dydd, a gwneuthur 
elusenau i’r tlodion, er bod yn gadwedig. Dyma’r dull y maent 
wedi myned, nes y mae tri chant a thrngain a chwech neu ragoi 
o ffyrdd yn ein byd i gael bywÿd tragywyddol, trwy yr oli o ba raì- 
y mae yn anmhosibl i gael bywyd, oddiéithr Irwy un o honynt. 

Wel, pwy sydd yn gwybod y ffordd i gael bywyd tragywyddolr 
Dywed pawb o honynt nad oes eisieu gwyhbd cyn yr elom y» 
ochr draw i “ afon angeu,’’ Os gofynwch L’r Wesleyaid., Methcd- 


LDGOEN SEION. 


365 


..islîŵîd, Undodwyr, ofjfeiriaid Eglwyp Loegi;, a’r pabyddipn, &c., 
»s-oes ganddynfc wybodaetb sicr o ffordd y bywy f d^yr $tgb a rodd- 
Äiit yw, Bad ydyatŵnd cje^u yn npig, ac yn g.obejtìn^.ew bod ar y 
.fldrdà iaw#. Betb yw ( . y fath wybodaeth â h.on?, ,Y.' miae cylh- 
lenlraid yn credu ac yn crynu, felly hefyd y .mae r hoî,l .^tyddwyr 
ein gwlad ; mae yn debygol mai dyma y rhai y cyfeiriai Paul atynt, 
ag oe$d yp 4C ^ysgu bob amser, ac heb ddyfod uh arnser ì ẃybod- 
aeth o’i gwirwnedfíý’ peu y ffordd sydd yp arwain. í’r b'ỳwyd ' •> ac 
y mae amraîael wedi mynediyn eu plitb o bartbed i’rgwirionedd. 
Y mae y fath gaddug o dywyllwch wedi eu hamdôi, fel na chym- 
merant eu dysgu yn amgenach ; ac y maent mor oleu yn ol ee tyb 
eo hunain, hl?9'y llanwant y cymmerîad hwnw ii'sonia yr ysgry- 
tbyrau am d^no, sef “,a Hj’gai(ì ganddynt, ac ni welan^t; a 
cblustiau ganddynf, ac ni ; eh]yw$nt.” Pan gynnygir iddynt 
wybodaeth ,o’r gwirionedd, gwrt]iodaut hi^ or i Solômon ddywed- 
yd, mai “ yr enaid heb wybo | daçtb,nid y w dda.” Òs.gofyn rhywun, 
gwybodaeth o ba jbeth a feddyliai y gwr doeth, atebwn, mai gwy. 
bodaeth o Dduw, ^i drefn, ei ewyllys, a’r ffordd yr hon a gym- 
meradwya i açbub dynolryw. AYel, os^mai gwybodaeth o’r ffordd 
sydd yn arw&in dyn i feddu bywyd tragywyddol a feddyliai, oni 
ddylai pawb chwilio am y wybodaeth.jhono ? dylent yn ddiammau. 

Dywedai Çrist wrth y bobl gynt, “ Chwiliwch yr ysgrytbyrau, 
caBys ynddynt hwy yr ydych yn meddwl cael bywyd tragywydd- 
ol (fel crefyddwyr yr oes hon), a hwjnt-hwy sydd yn tvstioliaethu 
&m danaf fi ỳ ond ni fynwch ddyfod ataf fi, fel y caffoch fywyd,” 
loan v, 39, 40. Gallwn ninnau ddweyd na fvnwch ddyfod atom 
ni fel y caffoch fyw.yd tragywyddol, neu adnabyddiaetb o Dduw; 
oblegid dyweda Crist, mai “ hynyw y bywyd tragywyddol, iddynt 
dy adnabod Di yr unig wir Dduw, a’r hwn a anfonaist ti, Iesu 
Grist.” Yn awr, gwelwn mai adnabod Duw’ a’i Fab yw y bywyd 
tragywyddol. Pa fodd. y gellir adnabod y dtlau berson hyn, a 
hwythau yn y nefoedd ? Atebwn, mai trw y y Dyddanydd, yr 
hwu a addawodd yr lesu, ag oedd i ddwyn i’r cof yr hyn a aeth 
heibio, ac i fynegi pethau i ddyfod. Proffesa crefyddwyr ein 
hoes ni fod yr Ysbryd gand,d\nt hwy, a chan bawb sy.dd yn caru 
Iesu Grist, ac ar yr uu pryd hwy a wadant ei holl weithredoedd 
nertholef. Gwaith yr Ysbryd Glán, gynt ocdd tystiolaethu mai 
lesu oedd Mab Duw, a bod ei eiriau yn wirionedd, gan ddwyn 
lUwer o fenditbion ereill i’r rhai a ufyddhasent i efengyl Crist: 



366 


UDGÒRN SEION. 


trwy yr Ysbryd bwn y rhoddid yrnadrodd doethineb, ac i arall 
ymadrodd gwybodaeth, trwy yr un Ysbryd ; ac i arall ffydd, trwy 
yr uti Y6bryd ; ac i arall ddawn i iachâu, trwy yr un Ysbryd; ac 
i arall wneuthur gwyrthiau, ac i arall brophwydoîiaetb, ac i arall 
wahaniaeth ysbrydoedd, ac î arall amryw dafodau, ac i arall gyf- 
ieithad tafodau; a'r holl bethau hyn y mae yr un a’r nnrbyw ysbryd 
yn eu gweithrelu, gan ranu i bob un o’r neilldu megys y mae yn 
ewyllysio,'' 1 Cor. xii, 8, — II. Paul hefyd a roddodd y cynghor- 
ion canlynol : — li Na waherddwch lefaru â thafodau dyeithr; na 
ddiffoddwch vr Ysbryd ; na ddirmygwch brophwydoliaethauî 
profwch bob peth, a deliwch yr hyn sydd dda.” Etto, “ eithr am 
ysbrydol ddoniau, frodyr, ni fynwn i chwi fod heb wybod.’’ 
“ Dilynwch gariad, a deisyfwch ddoniau ysbrydol,yn hytrach fel 
y prophwydoch.” Gallasem nodi Ilawer o fendithîon ag y mao 
Duw yn roddi i’w blant, fel y mae yn ysgrifenedig, na “ welodd 
llygad, ni chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon dyn y pethau a 
ddarparodd Duw i’r rbai a’i carantef; eithr Duw a’u heglurodd 
i ni (sef rhai o honynt) trwy ei Ysbryd.’’ Pwy bynag sydd â’r 
Ysbryd Glân yn ei feddiant, y mae bywyd tragywyddol ganddo, ac 
y raae yn gwybod fod Iesu Gristyn Fab Duw, ac ÿn gwybod pa 
lwybr sydd yn arwain i’r bywyd, yr hwn sydd i ddynion rodio 
er dyfod yn ol i bresennóldeb Duw, raegys yr oedd dyn ar y 
cyntaf, ac i gael mwynhau holl fendithion Duw, dira ond iddynt 
barhau yn ffyddlawn yn ei drefn. Byddant yn gwybod hefyd fod 
lesu Grist wedi marw er rawyn iddynt hwy gael eu bywhau (yn 
ol iddynt ufyddhau i’w drefn), ac y cant eu hadgyfodiad, megyw 
ag y cafodd yntau ei adgyfodiad. Y mae yr Hen a’r Newydd 
Destamentau yn tystio i ni y pethau hyn : ond nid ar dystiolaeth 
y Testament Newydd na’r Hen yr ydyra ni yn adeiladu ein hun- 
ain, eithr ar sail yr apostolion a’r prophwydi, yr hon yw dadgudd- 
iad ; a’r hwn a fyddo wedi adeiladu ei dỳ ar ddadguddiad, y mae 
wedi adeiladu ar y gfaig; Ci ac ar y graig hon,’’ medd lesu Grist, 
u yr adeiladaf fy eglwys, a phyrth uffern nis goròhfygant hi.’’ 
Yn awr, yn gymmaînt â bod dadguddiad yn graig i'r eglwys, ac 
nad yw pyrth uffern i gael ei gorchfygu, bydded i chwi chwilio 
am y graig hon, fel y byddoch yn ddiogel. 

Wel, meddai rbywrai, pa fodd mae i ni gael gafael ar y graig 
hono ag yr ydych yn sôn am dani mor aml ? Yn ngwyneb cym- 
maint o chwilio sydd yn ein bÿd ara y graig bona yn mhlith 



ÜDGORN SEION. 


367 


gwahanol grefyddwyr ein hoes, y maent hwy oll yn credu ac yn 
gobeithio fod y graig hona ganddynt; ond pwy o honynt sydd 
yn gwybod fod y graig hona yu eu meddiant ? Atebwn, nad oes 
neb o honynt yn gwybod. 

Awn vn mlaen i gael gafael ar y graig hona, neu o’r hyn leiaf 
i ddaügos y ffordd i gael gafael ynddi. Yr ydym yn cael ar 
ddeall trwy ddarllen yr ysgrythyrau, fod Ioan yr apostol wedi 
cael ei alltudio i ynys Patmos, am dystiolaeth Iesu Grist, ac iddo 
yno weled gweledigaeth. Y mae pawb braidd yn credu fod hyny 
wedi bod, ond ni chredant fod y fath bethau â gweledigaethau i’w 
cael yn awr. Yn Dad. xiv, 6, 7, darllenir, <s Ac mi a welais 
augel arall yn ehedeg yn nghanol y nef, a’r efengyl dragywyddol 
ganddo, i efengylu i’r rhai sydd yn trigo ar y ddaear, ac i bob 
cenedl, a llwyth, ac iaith, a phobl ; gan ddywedyd â llef uchel, 
Ofnwch Dduw, a rhoddwch iddo ogoniant, oblegid daetli awr ei 
farn ef ; ac addolwch yr hwn a wnaeth y nef, a’r ddaear, a’r roôr, 
a’r ffynnonau dyfroedd.” Ychydig y mae trigolion ein byd yn 
feddwl ynghylch yr angel,nac ynghylch dim arall braidd ag sydd 
yn dwyn iachawdwriaeth iddynt. Y maent yn credu fod yr 
efengyl ar y ddaear oddiar amser Iesu G*-ist hyd yn awr; ond y 
mae yn amlwg i ni weled nad oedd yr^efengyl ary ddaear oddiar 
yr amser hwnw, onide na fuasaî cymraaint o annhrefn yn ein 
byd ; canys y mae’r efengyl yn arwain dynion i undeb ffydd ; ac 
08 yw yr efengyl ar y ddaear oddiar hvny, y mae wedi arwain i 
gannoedd o ffyddiau, ac y mae hyny yn groes i ddywediad Duw 
ei hun. 

Yn awr, yr ydym ni yn tystio fod yr angel hwnw wedi ym- 
ddangos yn yr oes hon i Joseph Smitb, ac wedi oyílwyno yr efeng- 
yl iddo yn y ílwyddyn 1829, a bod yr eglwys wedi ei sefydla 
ar y ddaear yn y flwyddyn 1830; ac y mae yn rhaid i bawb 
gredu hyny, os ydynt ain gael bywyd tragywyddol. Y peth cyntaf 
yw credu yn Iesu Grist, ei fod yn Fab Daw, a bod ei eiriau yn 
wirionedd. Hefyd, credu fod Joseph Smith yn brophwyd i 
Dduw, a’i fod wedi derbyn allweddau teyrnas Dduw gan yrangel. 
Rhaid credu hefyd fod Brigham Young yn brophwyd, ac Heber 
C. Kiraball a Willard Richards raewn cyssylltiad ag ef. Yna, y 
mae yn rhaid credu yn y Patriarchiaid, y Deuddeg Apostol, y 
y Degau a thrugain,y Llywyddion jn Mhrydaina Chymru, a’u 
Cynghorwyr, Rhaid i bawb gredu fod prophwydi gan Dduw ar 



368 


L-DGORN 8EION. 


y ddaear yn awr, a bod awdurdod ganddynt i jweinyddu yn y*r 
ordinhadau yn awr megys cynt; yna rhaid eu bedyddiogan un 
o honynt er maddeuaùt pechodau, ac wedi hyny cant osodicwì 
dwylaw er derbyn dawp yr Ysbryd Glân. Yna cant dystiolaeth 
o ddwyfoldeb crefydd Saiut y Dyddiau Diweddaf, a bod Duw yu 
bendithio ei bobl yn yr oes hon. Bendithied Duw bob calon onest 
â’r fraint o ufyddhau i’w orchymynion, fel y caffont yr Ysbryd 
Glân ; a bendithied y rhai sydd wedi ufyddhau i gadw ei orch- 
ymynion hyd y diwedd, er mwyn Iesú Grist. 

Thomas Daties. 


DWYN AR GOF YR. HYN A AÉTH HEIBIO, A MYN- 
EGl PETHAÜ I DDYFOD. 

1. Bydded i ehwi gadw raewn oof y Drysorfa Ymfudol; ni 
fydd dim galwad ara yr arian cyn pen y chwarter. Bydded i’r 
holl Gynnadleddau ymdrechu eu goreu i wneuthur cyramaint ag 
a allant y chwarter hwn, o herwydd bydd cyfraniadau y chwarter 
presennol befyd yn cael eu defnyddio at fyned â’r Saint tlodion i 
Seion yn nechreu y flwyddyn. 

2. Bydded hysbys i bawb na fydd y Saintag sydd yn ymfudo 
ar drael eu hunain, yn myned ar yr un pryd â’r lleill, sef y Saint 
ag 6ydd yn myned trwy gynnorthwy y Drysorfa; eanys fe fydd 
y rhai hyny yn myned yn fwy diweddar yn y tymmor, yn gwm- 
peiui gyda’u gilydd : a bydd gwyr y deg punnoedd yn cyohwyn 
rbyw bryd yn mis Ionawr. 

3. Bydded i chwi gofio eich addunedau mewn cyssylltiad â'r 

llyfrau, a bydded i’r arolygwyr ag sydd wedi eu hapwyDtio yn 
mhob Cynnadledd ac yn mhob Cangen, gyíiawni eu dyledswydd- 
au, a gweled fod pob Dosparthwr yn gweithredu cyfiawnder. Yr 
ydwyf yn ystyried y dylai pob arolygwr ag sydd yn esgeuluso ei 
waith, gael ei ddwyn yn mlaen yn droseddwr i’r Cynghor. Y mae 
l»yn yn fendith fawr iawn i rwystro dynioa da i fyned yn liadron. 
Yr wyf yn ystyried fod bai neillduol ar Lywyddion Cangenau i 
adael i Udosparthwyr wneuthur aughyfiawndeY ynghylch llyfrau : 
dylont fynu gwybod yn mhob.cynghor p?i fodd y roae petbau ýn 
inyued yn mlaen Vn eu cangenau mewn perthynas â Llyfrao, fel 
pob peth arall, . t> *■: ■ 

■ -r . < W, S. Phidlips. 



ÜDGORN SEIOW, 


369 


TYSTIOL AETHAU O GY.)1MÈRIAD PJ’AH. 

(0’r;,‘ pesçrtgN’ewst’,’,) : ',bím -, 0 . !7 . - 
. l : &T. olItgwjo , *i‘í>ii:wg. , ’n< i chab w «el»'» 

í/iyias ii LÌyn ffaìen ÉaìwryGorfh" G, ÍSo3. 

toop pUo'j dpd v/*»U CioiiJì'iasa no4 sao 17 av Idoa b. .•’diil'u.-'-. 

8*r,— Yr ^rdjm m, ý rhai v rnae ein^henwip), ì^od, dinasyddion 

o-ẄauSegatp SwydtJ ’ lííike, TaIaelh ^ÌUinois, ÿr'ein ffordd.tua 

gwlád Tr’aur'ŷn Cfálíromìa, jnhyshysu í ni ddýîdd i Ödìoas y Llvn 

* i ( í j u- r i[ íj j "fr *jy hiL’rcmi s ■, y • fj ; 

Halen Fawr dydd .Sadwrn diẁeddaf, y 3yad 0 Orphenaf. Ni a 
aethora ’ rr aádòiiad i’r Tabernacl, ar y pedwerydd dvdd, a 
chlywsom aihrawiaeth dda~"äcTáchus‘, yn cael ei hamddiffyn gan 
amryw iefanyTr!. ?» hRfydi yr ioeiidçfTpi yiî çdyétiòii é. Sreìnydŵiad 
cylchwyl y cy hoeýjlÌBl'f) nuylHddibynt^yth dLJîiSmed, lle y caws- 

em lawer o adeiladaeth wrth wrando ar y gwahanol areithiau a 

1 Jsí.alioY stîosricr v loojL-yoj; •nbss'i'í’la -h-.'M <!> , , 

draddodwyd ar yr açhlysur. Yr ydyro nl, gan hyny, yn gwyhnd 

s : i&.j/tr, isr’ÌBirdo i n ••; '7~' oíaa r<’ m ha’ r '?, , 

mai chwedlan anwiredaus a gyhoeddir mewn perthynas 1 r bobl 


mai chwedlan anwireddus a gýhoeddir mewn perthynas 1 r bobl 

,, , oi.è-aw iurün iiri’ i jjs íor.r ■ j.-;smbni7 1: •: ii' 1 ; ri 7 •’ Ic." 

nyn ; ac yr ydym yn credu eu bod yn teilyngu gwell en'v n ag y 

maen'f yrr ei ^àýýbýn hydjWhýn. Iýyni a’gynghoren) ac 4 annogem 
ýr hòll ýmfudẅýr, á òwýllỳsTant adiehwi eu hystpr mewn unrhy; w 
ddull, i diyfod i’r ddinas hon,,gan ìod .peth Hnghçnthoidiol ac a 
bryniri’r daitíi, ýn gýÜeus i’w gael.yma am bris rhesymol. 

Nynl a dany8grifiwn ein hunain, yn ewyllyswyr da i*r hobl hyn. 

• , Caít. George Brown, 

omvl ' >wib 


, ! rcfi 1 


Johr HoubE, 
C.’H. DÓBge, 

S. ' Gf iBROWH, i 
SOLOMON ThoMAS, 
Eli. Bouert. 


[I’r “ Deseret Acíc*.”] 


Yr ydwyf fi yn ymdeithydd 0 Swydd Guernsey, Ohio, a chlyw* 
ais y Mormoniaid yn cael eu darlunio fel pobl wael a gresynol. 
Yr wyf fi, gan hyny, yn dweyd wrth yr ymdeithwyr cyffredin, na 
welais erioed bobl mwy tyner, onest, ac urddasol nâ’r rhai byn ; 
ac eu bod yn cael eu camddarlnnio yn enbyd,nid oes yn aros 
ynof y rhith lleiaf oammheuaetb. Ni chefais y pleser o adna- 
hod Mr. Young, ond dîgon yw dywedyd fod y bobl sydd n dau ei 
Lywyddiaeth yn ddedwydd, 6ÌrioI,ao hynaws, a gallaf ychwaDegu, 
yn foneddigaidd. 

Rienli, neu Newton M. Cortis. 



370 


UDGORN SEION . 


[/ r “ Deseret News.’’J 

Mr Golygydd, — Wrth osod i mewn yr hyn a ganlyn, chwí a 
roddwch ffafr i gyfaill,ac ewyllysiwr da eich achos chwi : — 

Myfi a ddaetbym i’ch Dyffryn hardd ar y 12fed o Orphenaf, 
mewn iechyd da, yn nghwmpeini Oaptain Brown, o Fulton, Ohio. 
Nyni a gawsom bob rhwydd-deb ar y ffordd. Myfi a allaf ddweyd 
•wrth fy hen gyfeillion oll yn Big Sandy Va, fod y chwedlau 
sydd ar led am y Mormoniaid yn anwireddus. Ni fum erioed 
mewn gweîl gwlad, nac yn rahlith gwell pobl yn fy mywyd. Y 
mae pob matli o rawn a llysiau yn tyfu tnewn cyflawnder, ac nid 
oes a ragora arnynt yn un rhan o’r Unol Daleitlìiau. Dr. Childs, 
Billy Williams, rhoddwch heibio yfed gwirod ; dewch allan yma, 
a chwi a ddewch ill dau yn gyfoethog ; gadewch yr hen fad i 
fyned i lawr i’r ffrwd. Bill Willson, ymgedwch oddiwrth Dr. 
Mc, Ginnis. 

J OHN WlLSON , 

Big Sandy Raftsman Va. 

(Cyfleithad Morgao Jeahius, Cefn.) 


CYMMANFA DDYDDORAWL NEILLDUOL, 

A gynnaliiuyd yn Ninas y Lìyn Haleri Fawr , Awst 28, 1852. 

(O’r “ Milleuuial Star.”) 

Trwy lythyron diweddar o Ddinas y Llyn Halen Fawr, deallwn 
fod Cymmanfa Neillduol wedi ei cbynnal yno ar yr 28ain o 
Awst, yn yr hon yr oedd 2500 o bersonau yu bresennol. Cafodd 
cryn lawer o faterion pwysig eu trafod, yn mhlith y rhai yr oedd 
penodiad cant a chwech o Henuriaid ar genadiaethau i wahanol 
rauau o’r ddaear. Nid ydym wedi derbyn y “ Deseret News’’ yu 
cynnwys cofnodion y Gymmanfa, eithr trwy y llythyron a dder- 
byniasom, galluogir ni i roddi enwau a chenadiaethau y gwahanol 
Henuriaid a benodwyd, y rhai ydynt fel y canlyn : — 

AMERICA. 

Dinas Washington—Orson Pratt, un o’r Deuddeg Apostol. 

Pottawataniìe, Iowa — DanieI : Miller. t 

St. Louis — Horace S. Eldridge. 

New Orleans — John Brown. 

Nova Scotia a’r British N. A. Provinces—0. D. L. Buckland, 
Benjamin T, Mitchell, John 'Robinson, Joseph Millet. 



LDGORN SEION. 


371 


Texas — Preston Thomas, William Camp. 

British Guiara — Elijab Thomas, James Brown. 

West Indies — Jessie Turpin, Darwin Riohardson, Alfred B. 
Lambson, Aaron Farr. 

EWROP. 

Lloegr a Gwledydd ereill — Daniel Spencer, Charles A. Harper, 
Isaac Allred, Johu Van Cott, Mellen Atwood, Chauncey G. 
Webb, Charles Smith, Sylrester H. Earl, David Grant, Thomas 
W. Treat, Benjamin Brown, James T. Park, Williara Empy, 
Perrygrine Sessions, Osman M. Duel, John A. Hunt, Edward 
Martin, Levi E. Riter, John S. Fullmer, WiMiaro Glover, Rich- 
ard Cook, William Clayton, William Pitt, John Charles Haîl, 
Johu Oakley. William Woodward, James G. Willie, Daniel D. 
Mc Arthur, Moses Thurstin, John Pany, Spicer Crandell, Jame® 
Pace, Elias Gardner. 

Cymru — Dan Jones, Thomas Jeremy, Daniel Daniels, Edward 
Griffin. 

Iwerddon — Daniel Toner, John McDonald. 

Ffrainc — Andrew L. Latnereaus. 

Germany — George C. Riser, Jacob F. Secrist, George Mayer, 
W 7 illiara Taylor. 

Berlin , Pmssia— Orson Spencer, Jacob Houlz, Moses Clough. 

Gibraltar — Edward SteVenson, Nathan T. Porter. 

Denmarlc — George Perry. 

Norway — Eric G. M. Hogan, Canute Peterson. 

iSIA. 

Calcutta a Hindostan — Nathaniel V. Jones, Samuel A. Woolley^ 
Richard Ballantyne, Araos M. Museer, W'illiam F. Carter r 
Robert Skelton, Wm. Fotheringham, Truman Leonard, Robert 
Owen. 

China — Hosea Stout, Walter Thompson, James Lewis, Chap- 
man Duncan. 

Siam — Chauncey W. West, Sterne Hotchkiss, Harlow Redâeld. 

AFFẀICA. 

Cape oj Good Hope — Jessie Hciven, Leonard I Smith, William 
Walker. 

AWSTRALIA a’r MOR TAWEL. 

Awstralia — Augustus Farnham, William Hyde, Burr Frost, 
Absalom P. Dowdle, Josiah W. Fleming, Paul Smith, John Hyde, 
John S. Eldredge, James Graham, Noah T. Guyman. 

Ynysoedd Sandwicli — Ephraim Grecn, William McBride, Janres 
Lawson, Nathan Tanner, Reddick N, Allred, Reddin A. Allred, 
Thomas Rairnes, Egerton Snider, Benjamin F. Johnson. 



37*2 


ÜDGORN SEION» 


AMRYWIAETHAU, &c» 

Ystranciau twyllodruS ydynt arferion ffyliaìd, y rhaì n oes 
ganddynt ddigon o synwyr i fod yn onest. 

G wlrionedd sydd nid yn unig yn addurn i ddyn, ond yn offeryn 
îddo ; dyma yw gogoniant y dyn cyfoethog, a chynnysgaeth y 
dyn tlawd. Gwirionedd neu eirwiredd dyn yw ei fy wiolaeth, ei 
gyrameradwyaeth, a’i lythyr cyíiwyniad i ffafr ereill. 

Daeap.gryn. — Hysbysir ni gau “ R, R’\, fod cryn gynhwrf 
wedi ei achosi yn uhref Conway, trwy ddaeargryn a ddygwyddodd 
yno, ac mewn raanau ereill, boreu dydd Mawrtb, y 9fed o Dacb- 
wedd, rhwng pedwar a phurap o’r glocb, yr hwn a barhaodd am 
ychydig fynydau. Syrtbiodd ysbryd gweddi ar yr un pryd ar 
drigolion y dref, a phenderfynasant ddiwygio, rhag iddynt gael eu 
dadymchwelyd y tro nesaf ; ac y maent wedi addaw rhoi benthyg 
lle cyfleus i’r Saint i gadw eu cyraraanfa nesaf. 

CALLINEB. 

Mae pawb yn ddoeth tra tawant ; 

Oad rhai, pan y siaradant, 

Pob gair o’u ceg, serch tybio’n gall, 

Eu gwneyd yn anghall fyddant. 


Taliadau o Hyd. 29 hyd Tach. II. — Sir Aberteifi, £*2; 
Gorllewin Morganwg, £4; Sir Fon, £l 5s ; Pontytypridd, 6s ; 
Cwmbach, £i 8s ; Aberaraman, 16s ôc ; Hirwaen, \Ss 2c ; 
Georgetown, 19s 7c; Merthyr, £2 17s; Ffynnon Tydfil, 3s IQc ; 
TroedyrbLw, ls 7c.—Cyfanswm, £lô 15a 7c. 

Llyfr Hymnau. — Dymunwn hysbysu fod y Llyfr Hymnau 
Dwbl olaf wedi cael ei werthu oll, ond fod rhywfaint o’r llyfryn 4c. 
yn aros ar law, y rhai a wnelont wobrwyon purion i blant yr 
ysgol sul. Hefyd, dyraunwn hysbysu fod Llyfr Hyranau New- 
ydd, o faintioli yr un Seisnig, yn awr yn y wasg, ac i ddyfod 
allan erbyn yr Udgorn nesaf yn barod i’w rwymo. Bydd yn 
cynnwys ugeiniau, os nad cannoedd, o hymnau newyddion, 
niewn cyssylltiad á’r hen hymnau goreu. Gellir cael gafael yn 
hyranau yr argraffiad olaf wrth yr un rhifnodau ag o’r blaen, a 
thrwy hyny gall y rhai a feddant yr hen lyfr ei ddefnyddio mor 
bell ag y cyrhaedd ei hyranau. Bwriedir rhwyrao y llyfr newydd 
inewn croen llo, ac ymdrechir diwallu yr ymfudwyr yn flaenaf o 
neb, ac wedi hyny gall ereiU ei gael. Hysbysir ei bris ettc. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printer, Johrìs Street , Georgetown, Merthgr. 


I. O A V I S , ARG R A FFTDD, M E RT B T B-TT D F1 L. 



UDGrORN SEION, 

NEU 

áberen n ^aínt* 


Rair. 24.] TACHWEDD 27, 1852. [Cíp. IV. 


AB.AETH BRIGHAM YOÜNG YN MHÛMMED GYLCÄ- 
WYL Y 24ain 0 ORPHENAF. 

(O’r “ Deseret News.”) 

Yr wyf yn ewyllysio gwneuthur rhai nodiadau yu unig, i’r gyn- 
aulleidfa hon, gan fod yr amser penodedig i nî y boreu hwn wedi 
ei beli dreulio. Y nodiadau a wnaethwyd cyn fy nghyfodiad yd- 
ynt yn dda iawn, megys y maent hefyd yn wir. Nid ydyntbetbau 
newyddion i’r rban fwyaf o’r dyrfa hon, er y gall fod rhai yn 
bresennol ag ydynt yn anwybodus o honynt. 

Digen yw dywedyd, taw pum mlynedd i heddyw yr ymwelodd 
y Pioneers à’r Dyffryn hwn, gyda'u hoffer liafurwaith, &c., pa rai 
a «rddangoswyd ganddynt yn yr orymdaith heddyw. Ni a 
ddaethom i’r perwyl o gael Ue i osod ein traed, lle y gallem fyw 
mewn heddwch. Cawsom allan y lle hwnw. Os na all y Saint 
fwynhau yr heddwch hwnw pa un sydd mor anwyl iddynt yma, 
mi a ddywedaf fy mod i yn anwybodus o’r man ar y ddaear ag y 
gallant ei feddu. Pa le a allesid gael, lle y gallasem fwynhau 
rhyddid meddwl, rhyddid ymadrodd, a rhyddid addoliad ? Os 
nad yn y mynyddoedd hyn, yr wyf fi yn anwybodus o’r lle. 

Yr ydym wedi mwynhau perffaith ryddid yma am bump o flyn- 
yddan ; ac hyderwyf, am lawer pump i ddyfod. Os erlidif ÿ 
Saint, y mae er eu daioni ; os y gyrir hwynt, y mae er eu daioni ; 

o ganlyniad, pan ystyriwyf, nid. oes genyf ddim i’w ofni yn yr 
24 



ÜDGORN SEiíOH'. 


574 

holl erlidigaethau neu yr anhawsderau y gallaf fyned trwyddynè 
mewn cyssylltiad â’r bobl hyn, ond un peth, a hwnw yw, myned 
ar gyíeiliorn oddiwrîh y grefydd a goâeidiais, a bod mewn anghof 

0 fy Nuw. Os y gwelwch chwi neu myû y dydd hwnw, cawn ar 
unwaith weled y câr y byd yr eiddo ei hun ; a chystudd, erlidig- 
aethau, marwolaeth, tân, a chleddyf, ni’n canlynant. 

Os mawryga Saint y Dyddiau Diweddaf eu galwedigaeth, 
rhodio yn ostyngedig gerbron eu Duw, gwneyd y pethau sydd yn 
boddio eu Tad yn y nef, a byw i fyny i’w dyledswydd yn rnhob 
ystyr, dywedaf yn eofn mai nid pum mlyuedd yn unig, ond yr â 
ugeiniau o flynyddau heibio heb i’r Saint mwy gael eu haöonyddu 
neu eu gyru drachefa oddiwrth eu meddianuau : mor bell â byn 
y mae er ein daioni. 

Ni chyfodais eí mwyn traddodi araeth ar yr aciilysur hwn, ond 
i’ch adgofio ara y bendithion ag y catfn yn awr y fraint o’u 
mwynhau. Pan y daethom gyntaf i’r dyffryn hwn,nid oedd dyn' 
ar wyneb y ddaear erioed ag a welodd ddyflfrynoedd y mynydd- 
oedd hyn, neu a wyddai rywbeth am y Great Basin, a wydd- 
ai y gallesid codi llafur, neu unrhyw rawn arall yma? A 
ellwch chwi gael allan y dyu hwnw a wyddai ddim am y Great 
Basin, fel ei gelwir, a gredai y galiai fod tywysen o ŷd wedi add- 
fedu yuddo ? Nid yw y dyn hwnw ar y ddaear, gydag eithriad 
o’r bobl a elwir Saint y Dyddiau Diweddaf. Nyni a ddaethom- 
yma, ac a blanasom ein hadau gerddi o bob math, bum mlynedd 

1 heddyw; tyfasant, ond nid addfedasant, er y gallai yr hydd- 
wenith fod wedi addfedu, ysgatfydd, pe cymmerasid gofal priodol 
am dano ; rhyw ydau ereill befyd a fyddent wedi dyfod i addfed- 
rwydd, fel ag i gyniiorthwyo trefedigaeth fechan i fyw yma; 
hwynt-hwy, pa fodd bynag, a fuont byw ; pa fodd? A ddywedaf 
trwy flfydd ? Gwnaf, mewn rhan felly ; canys pe na buasai gan- 
ddynt ffydd, mae yn sicr nas gallasent fod wedi dy fod iT lle hwn : 
ffydd Saint y Dyddiau Diweddaf a’u dygodd yma. 

Y mae egwyddor ddirgelaidd iawn yn' aros' gyda’r b©bl byn ; y 
mae yn ddirgelwcb, ac yn un o’r dirgeíedigaethau mwyaf i drigol- 
ì"on y ddaear ag a wnaed yn adnabyddus trwy hanesyddiaetb,, 


(JÖGORN SEIÖN'. 


m 


heü wybodaetb, o’r bobl hyn. A’r hyn a’i gwna yn fwy ueillduol, 
ineddant hwy, trwy ein hoìl gyfrifiaethau nis gallwn ei amgyffred ; 
y mae mor ddirgelaidd, fel yn hollol y mae yn dyfod yn wyrth. 
Pa beth yw y dirgelwch mawr hwn ? Hyn y w, bod Saint y 
Dyddiau Diweddaf hyn o un galon, ac un meddwl. 

I Sant a phechadur, credadyn ac anghredadyn, dymunaf yma 
gynnyg un gair o hytforddiad a chynghor, drwy ddadguddio yr 
hyn ag sydd yn arosol gyda’r bobl a elwir Saint y Dyddiau Di- 
weddaf: Ysbryd y Duw byw sydd yu eu harwain; Ysbryd yr 
Hollalluog sydd yn eu rhwymo yn un ; dylanwadau yr Ysbryd 
Glân sydd yn eu gwneyd i garu y naill y llall fel plant bychain ; 
Ysbryd Iesu Grist sydd yn eu gwneyd yn ewyllysgar i osod eu 
bywydau i lawr dros achos y Gwirionedd; a’r un Ysbryd ag a 
achosodd i Joseph, ein Prophwyd merthyredig, i osod i lawr ei 
fywyd er mwyn y dystiolaeth o’r hyn a ddadguddiodd yr Ar- 
glwydd iddo. Y dirgelwch hwn, dirgelwch mawr “Mormon- 
iaetb J ,, yw, fod Ysbryd yr Arglwydd yn rhwymo ynghyd galonau 
y bobl. Edryched y hyd arno, Dywedaf hyn'mewn ffordd o 
annogaeth, os gwelwch yn dda. Sylled holl drigolion y ddaear 
ar y bobl hyn, y bobl ryfedd hyn,canys y mae gallu swynawl yn 
eu canlyn hwynt ; rhywbeth dirgelaidd sydd yn crogi oddiam- 
gylch iddynt. Pa bethydyw? Nid gallu tyniadol ydyw; ymae 
yn rhywbeth mwy rhyfeddol; y cyfryw ag ydynt yn bresennol 
a allant ddywedyd yn wirioneddol ei fod yn rhyfeddol i’r eithaf. 
Pwy sydd yn rhoddi gallu i mi,fel “ar gyfeiriad fy mys,” lluoedd 
Israel a gychwynant, ac ar fy arcb trigolion y Diriogaeth fawr 
hon a symudant o’u lle; wrth fy ngorchymyn, y maent ger fy 
mron ? Pwy sydd yn rhoddi i mi y gallu hwnw ? Gadawer i’r 
byd ymholi. Duw y nefoedd a’i rhydd — Ysbryd yr Efengyl 
santaidd ; nid y w o honof fy hun ; yr Arglwydd Iesu Grist sydd 
yn ymdrechu achub trigolion y ddaear. 

Mae y bobl yma; y maent yn parhau, A ddygasant hwy fara 
gyda hwynt yma ? Naddo. A ddygasant eu bwyd gyda hwynt? 
Naddo, A ddygasant hwy yr hyn a’u cynnaliodd byd oni chod- 
asant ef o’r dd&ear P Nis gallasent ei wneyd, canys yr oedd yn 



376 


IIDGORN SEION. 


rhaid iddynt wrth offerynaa, erydr, tyn-gadwyni, &c.; yr oeddynt 
yn gorfod dwyn eu gwragedd a’u plant yn eu wageni ; pump, a 
chwech, ac wyth, ac mewn rhai wageni bydd8i deg o bersonau 
wedi eu crugio ynghyd, i fyned fil o filltiroedd oddiwrth bob 
cynnaliaeth, ac yno planu eu hunain yn yr anialwch, lle nad 
oedd dim yn dyfod i olwg y ilygad ond clogwyni eiryog, a glyn- 
oedd sychion; ac ymddiried yn Nuw Israel i’w dal hwynt i fyny. 
Gofyned y byd yr holiad, — A wnelai y Methodistiaid fel hyn 
redeg y perygl o golli eu bywydau dros eu crefydd ? A wnelai y 
Presbyteriaid, y Bedyddwyr, y Crynwyr, neu eu hen fam, Eglwys 
Hhufain, redeg yr un perygl ? A anturiai hi fel hyn i'r anialwch? 
îía wnai. Nid yn gyffredin y gellir cael corff cyfan o bobl ar y 
ddaear, fel yn achos Saint y Dyddiau Diweddaf, a wuelai hyn ; 
er y gellid cael personau unigol mor benboeth ag i aberthu eu 
bywydau, a rhedeg i ffau y llew, yn brawf o’u ffydd yn eu crefydd; 
ond pa ie mae y degau o filoedd, a’r ugeiniau o filnedd, a’r can- 
noedd o filoedd, y rhai a osodent i lawr bob egw.yddor o fywyd a 
dedwyddwch, a pliob peth 6ydd ddymunol mewn psrthynas i’r 
byd hwn, er mwyn egwyddorion hywyd tragywyddol; ac a aent 
yn mlaen i’r anialwch, heb un atteg arall ond llaw Duw i’w har- 
wain bwynt ? Nid ydynt i’w cael ! 

Yr ydym yn cyfarfod yma, ac yn cadw ein dydd gwyl ; pum 
mlynedd y buom yn V dyffryn hwn ; ac mi a ddywedaf wrth y 
rhai ydynt newydd ddyfod, ein brodyr, neu y cyfryw a’r nadj;nt 
yn frodyr, mai tair blynedd i fis Hydref diweddaf yr adeiladwyd 
y tŷ cyntaf yn y lle hwn. Nid oedd llathen o argae, na thỳ, 
oddieithr yr hen amddiffynfa, a choetty bychan. Yma yr ydym 
yn awr, yn gwasgaru allan o’r dwyrain i'r gorllewin, yn fesur- 
yddol felly, ond yn eangach i’r gogledd a’r deau. Teithiwch trwy 
y dyffrynoedd, tremiwch ar y tai, a’r tyddynau, a gwelwch y 
diwygiadau a wnaed; cymmerwoh oî-lwybr y “ Mormoniaid ;’’ 
canlynwch hwynt oddi yma i Nauroo; o Nauvoo i’r Far Westi 
yna i Kirtland; ac yn ol i Missouri, eilwaith i swydd Jactson; a 
phawb a gydnabyddant fod y “ Mormoniaid’’ wedi cael digon i’w 
tyneyd i ofalu am eu busnes eu huuain, a gwneyd y diwygiadau a 



UDGORN SEÍÖN. 377 

<îdygwyd yn mlaen ganddynt: ni wnaethant dditn ond gofalu 
am eu busines eu hunain. Edrychwoh ar y diwygiadau a gan- 
îynasant y bobl hyn, yn eu holl deithiau i fyny i’r lle hwn, am 
dystiolaeth o’u dyoddefgarwch, a’u diwydrwydd diymattal. 

Dywedaf wrth y werin yma, byddwch ostyngedig; byddwch 
ífyddlawn idd eich Duw, yn gywir i’w Eglwys, yn ddaionus i’r 
dyeithriaid a ânt trwy ein Tiriogaeth, a chariadus i bawb ; gan 
wasanaethu yr Arglwydd â’ch holl allü, gan ymddiried ynddo, a 
pheidio byth ofni gwg y gelyn, na symud o’r llwybr uniawn trwy 
weniaith cyfeillion na gelynìon. Gwasanaethwch eich Duw; 
credwch ynddo ef, ac na fydded arnoch byth gywilydd o hono, 
a daliwch i fyny eich cymmeriad o'i tìaen ef; canys ni a gyfar- 
fyddwn yn fuan mewn mwy cynnulleidfa nâ hon, a chawn gadw 
gwyl llawer amgenach : ni a gadwn wyl ein perfifaith a’n hollol 
waredigaeth oddiwrth allu y diafol. Nid ydym yn awr ond yn 
cadw dydd ein gwaredigaeth o’r tai da o briddfeini a adawsom— 
o’n tyddynod a’n tiroedd, ac oddiwrlh feddau ein tadau ; yr ydym 
yn cadw dydd gwyl ein perffaith waredigaeth oddiwrth y 
rhai hyn. 

Ein bywydau a arbedwyd, ac yr ydym etto ar y blaned hon ; a 
maes o law ni a gadwn ddydd ein perffaith waredigaeth oddiwrth 
lioll alluoedd daear : a ni a gadwn ein llygaid ar y nod, ac a awn 
yn mlaen i fuddugoliaeth. 

Dywedaf wrth yr oedranus, canol oed, a’r ieuanc — byddwch oll 
yn ffyddlawn i’ch Duw, ffyddlawn i’ch brodyr, a charedig i bawb, 
gan wasanaethu Duw â’ch holl galon; a bydded iddo ef eich 
bendithio chwi er mwyn íesu Grist. Amen. 

Cyj. Dewi Elfed Jdnes. 


GWYBODAETH. 

(O’r “ Deseret News.“) 

Mae gwybodaeth neu ddealltwriaeth yn gynnyddol, yma ac yn y 
oyd a ddaw. Äiae rhai wedi meddwl na wnelai fawr o wabaniaeth 
pa un a ddysgant lawer neu ychydig, pa un a gyrhaeddant yr holl 
ddealltwriaeth o fewn eu cyrhaedd, neu beidio, tra yr arosant yn 



^7S ÜDGORN SETÔŴ. 

y byd, gan gredu, os byddai iddynt dalu eu degwrn, myned i gyf* 
árfodydd, adrodd eu gweddiau, a chyflawni y dyledswyddau hyny 
a orchymynwyd yn neillduol, y byddai yn dda arnynt, ac-mot - 
fuan ag y rhoddent ymaith y corff marwol hwn, y caent weled 
megys eu gwelir, ac adwaen raegys eu hadwaenir, y caent wybod 
pob peth, 'ie, gymmaint â’u brodyr y rhai a aberthasant eu holl 
arnser a’u talentau i gyrhàedd gwybodaeth a threiglo yn mlaen 
Deyrnas Dduw, yn ddîsýlw o gyfoeth, dyrchafiad personol, neu 
ofnau, gwg, a gweniaith y byd. 

Eithr y mae hyn yn feddylddrych camsyniol,ac achosa i bob 
enaid i alaru, a’i cofleidio ac a’i hymarfero, pan gyrhaeddó yr 
enaid hwnw i fyd cyrff adgyfodedig (os bydd mor dra ffodus â 
chyrhaedd yno) ; canys hwy a gant allan, er eu tristwch, i Dduw 
ofyn ganddynt yn y byd hwn, nid yn unig ufydd-dod i’w ewyllys 
ddadguddiedig, eithr hefyd yrachwiliad i’w fwriadau a’u gynUun- 
iau, y cyfryw ag a aralygid i’r rhai hyny ag oeddynt trwy ffydd 
ac amynedd yn barod ac ewyllysgar i gyssegru eu holl alluoedd, 
cynneddfau, a meddiannau, er llafurio i ddwyn yn mlaen les i’w 
Eglwys a’i Deyrnas Ef ar y ddaear. 

Os, ar ein mynediad i sefyllfa arall o fodoliaeth, y cawn weled 
megys ein gwelir, hyny yw, fel ag y meddylia rhai, y cawn weled 
ac amgyffred Duw ein Tad Tragywyddol, megys ag y rnae Efe 
yn ein gweled a’n harngyffred ni, yna Duwiau a beidiant fod, yna 
holl ogoniant y deyrnas nefol a ddiflana; yr ardaloedd hyny o 
oleuni a gogoniant a deflir i chaos, a’r gwrthddrych gogoneddus o 
breswylfa dragywyddol a fuom yn ymgeisio am dani, a ddifodir, 
mor fuan ag y daw yr holl fodau ynddi yn gyfartal mewn gwy- 
bodaeth ; canys yr Ydwyf mawr a goruchel yw gogoniant y 
Deyrnas liono, ac y mae ei ogoniant Ef yn gynnwysedig yn y 
dealltwriaeth bur a feddianna dros ac uwchlaw ei ddibynwyr a 
chreaduriaid ei wneuthuiiad. Pan gyrhaeddont hwy yr un safon 
o wybodaetli ag Ef ei hun, byddant yn gwybod eymraaint ag 
yntau,acni fydd ganddo Ef mwyach awdurdod neu lywodraeth 
arnynt, a hyny, ynte, fyddai terfyn eithaf mawredd nefol dyn ; 
gan fod yn gymmaint â’i Dduw, nis gallai fyned ddira yn uwch, 
eithr a gai fyw mewn cymmysgedd traphlith yn dragywydd. 

Aì dyma yr hyn y mae’r Saint yn yrageisio am dano ? Nage ! 
Hyn sydd yn cyfansoddi prydferthderau gogoneddus llywodraeth- 
au Lusiffer; y maent oll ya gymmysgedd, ac unpetb yn fyr o 



■0T)GORN -seion. 


378 


'ŵytîy a fyddai yn uffern iddo ef a’i ddeiliaid. Mae hoil luoedd 
«uffern yn ymdrechu ara y âaenoriaeth, i wybod pa fodd y gallant 
'fyned uwchlaw eu biaenor, eu duw, a gwnelai hyn ddyryswch 
mewn unrhyw deyrnas. Eithr y mae ein Duw ni, Tad ein hys- 
■brydoedd, wedi doeth ordeinio y drefn fwyaf per-ffaith'írwy ei holl 
lywodraethau, ac yn y drefn ìiono Efe ei hun yw y pen, canys er 
•fod arglwyddi lawer a duwiau lawer, etto i ni nfd oes ond un Duw. 
yx hwn yw Tad ejn Harglwydd a’n Hiachawdwr Iesu Grist, ac 
•efe yw ein brawd hynaf : a jẃa uchelaf y dyrchafom ni hwynt yn 
-iein cyfrif a’n gwefthredoedd, mwyaf i gyd fydd ein gogoniant ni. 

Mae yr Iesu yn hysbysu ì’-av Saint, e\ frodyr ieuengaf, pa beth 
•y mae yn ewyllysio, a pha bryd y jr.ae j*n ewyllysio, yn ol eu 
ffydd a’u hufydd-dod; canys ei waith JCf yw sefydlu ei Deyrnas 
trwy orchfygu a darostwng pob peth a gymmeranteu llywodraethu 
•gan y cyfreithiau a reoleiddiant ei deyçnas, y rhai a roddwyd iddo 
«fganeiDadef a ninnau ; e. phan ddarostyngo efe hob peth 
?ddo ei hun, yna y Mab, ein brawd hynaf, a fydd ddarostyngedig 
■i’w Dad ef a ninnau, yr un modd ag y gofyna y Mab i ni fod yn 
ddarostyngedig iddo yntau, fel y byddo Duw oll yn oll a thros 
hawb, yn ol fei ag y meddiauna wybodaeth oruwch a thros holl 
^readuriaid ei wr.euthuriad. 

Gwybodaeth yw gallu, neu tnewn »gwyhodaeth y mae gallu yn 
gynnwysedig; ac oblegid fod Duw yn gwybnd mwy nâ neb o'i 
•greaduriaid, llywodraetha hwynt yn ol ei ewyllys; eithr pe gallai 
dyn gyrhaedd yr un wybodaeth â'i Dduw, nis gallai Efe mwyach 
gael un llywodraeth arno, ac ni a gyfarfyddem drachefn y cym- 
mysgedd traphlith hwnw ag sydd yn cyfansoddi uffern. Trefn 
•sydd yn teyrnasu yn y uefoedd, ac aunhrefn yn uffern. 

Pa beth, ynte, a wneir, os yw dyn o gynnyddiad tragwyddol, 
onae yn rhaid yn ddiau y daw yr amser ag y bydd ef yn gwybod 
cymmant ag y mae Duw yn awr yn wybod, bydded ei gynnydd 
mor lleied ag y byddo. Caniatâer y gwirionedd fod dyn wedi ei 
wneyd ar ddelw ei Dduw, a’r anbawsder a eglurir ar unwaith ; 
,canys os cafodd dyn ei ffurfìo ar ei ddelw Ef, yr oedd efe wrth 
gwr8 unwaith yn ddyn, ac o ddyudod, trwy gynnydd parhaus, 
.daeth yn Dduw, ac efe a barhaodd i g.ynnyddu o’i ddyndod i’r 
amser presennol ; ac ar yr un egwyddor, ete a all barhau i gyn- 
nyddu yn ddiderfyn. A gall dyn hefyd barhau i gynnyddu 
jL£.ovm gwybodaeth a gallu, mor fuan ag y dewiso, ac yrndrecluL 



3W 


UDGORN SEîtm. 


dyfod yn gyffelyb i Dduw ; ond gan fod gan Dduw fwy o brotíae?,, 
gall gynnyddu yn gytíymach; o ganlyniad, nis gall dyn by.tìü 
ddyfod i fyny â’i wneuthurwr, fel agi adnabod ei Dduw r niegys.y 
mae ei Dduw yn ei adnabod ef. 

Beth, gan hyny, yw meddwl yr ymadrodd, gweled megya ein> 
gwelir, ac adnabod megys eîn hadwaenir? ,, Y meddwl yw,.y 
cawn weled pob peth islaw i ni, yn nghraddfa ein bodoliaeth v 
megys y mae Dnw yn ein gweled ni a phob petìi islaw iddu yn. 
ngraddfa ei fodoliaeth Ef; canys pe gwelem ni yr oll a wel 
Duw, ni a ddylem wybod cymmaint ag a ŵyr Duw, a Duw & 
beidiai bod yn Dduw i ni, canys y mae y Duwdod yn arwyddo> 
gwybodaeth a gallu; a phe bai dyn yn gwybod cymmaint â>Duw„ 
gallu dros ddyn a beidiaigyda BKiw,a’r holl nef a âroid ym werin^ 
iywodraeth Bedlem. Ond Dnw trwy ei wybodaeth, a gadwodd yr 
goron iddo ei huu, ac at ei wasanaeth ei hun a lle nnae y goron* 
yno o anghenrheidrwydd y golygir fod teyruas; a lle mae teyn- 
nas, y golygir fod Brenin. O ganlyniad, nis gall llywodraeth yr 
Nef fod yn werin-lywodraeth, yn ol amgy-ffrediadau by.d drygion»- 
us; a phe buasai, nis gallasai fod brenin, canys cyfartaliad.gwy- 
bodaeth yn y deiliaid a’i diorseddai. ef ; ac yna byddai cynhen: 
dragwyddol pwy a gai lywyddu neu eistedd yn nghadair y Lly~ 
wodraeth, neu weithredu fel cylafaredüwr yn. mhlith ei. gydẃ- 
raddolion. 

Pwy ag sydd yn pryderus edrych am ddyfodianfc gogoneddus, 
wresog ddymunai y fath sefyllfa ar bethau, y fath drefn o lywadv 
raeth yn y bydoedd tragwyddol, fel y gallai efe fyned i lawr. i’w' 
î'edd mewn heddwch, gan ganu Haleliwia! vox populi vox Deu 
(llais y bobl yw llais Duw), y bobl a deyrnasant yn hollalluog r: ai 
phan yr elom tu draw i lèn marwol fodoliaeth, ni a safwni yr. um 
cyfleusdra i gael ein hethol i fod ynLlywytíd droa.y, cy.fan,.â.’n- 
Duw a addolwn, 

Ai hyn yw yr ansicrwydd gogoneddus a dawelá. eneidiati» y 
Saint, tra y myfyriant am wireddau y bydoedd tragwytídol,. a'u-. 
hadgyfodiad i fywyd tragwyddol ?• Os mai ofer yw em gobeithion,. 
ofer yw eu ffydd; a’u holl lafur, trafferth, trallodion,.a!u;dyoddtìf— 
iadau sydd yn ofer, ac yn y diwedd medant wobr yn, ol. eu, llafur^ 
hau i*r gwynt i fedi trowynt, y® hyn abrawf mai: uSsydynfcyjLllôi 
gwenith. 

Önd. gŵyr y Saint i. bwy y credasant*. Ejj. Du,w y.w, BsBHifiL 



ÜDGORN SEÎON. 


381 

Jrenfnoedd, ac Arglwydd arglwyddi ; ei lyŵódraeth sydd dros y 
eyfau, a rhöola waith ei ddwylaw fel y gwelo efe yn dda; efe & 
wnaeth yn adnabyddua ei arfaethau, ac efe a’u cyflawna hwynt. 

Yn hyn maeVSainfc yn llawenhau, fod eu Duw yn gwybod pob 
peth pertbynol i'w Iy wedraethau ; o gaulyniad, mae ganddo allu i 
ueoli pob peth- pertbynol i’w blant, fel y gwelo efe yn dda : ac er 
pe byddai holl greaduriaid ei greadigaeth waeddi , vox populi vox 
Dei, efe a ddiywedai wrthynt, Myfi wyf Dduw, ac nid oes arall 
ond myfi, i reoli' fy ngweithredoedd ; gwnewoh chwi, gan hyny, 
pa beth. bynag a orchymynwyf i chwi ; a’r hwn na wna fwy nag a 
erchymynwyf,. ac nad y w yn ceisia llea fy nheyrnas â’i holl enaid, 
ac nad y w a’i gydsyniad ei hun yn dyfeisio ffyrdd a moddau er 
llwydddantfy nheulu, sydd was anfuddiol; nid yw y cyfryw yn 
feibion ond bastarddiaid a’r cyfryw a adawant fy ngwaith, ac a 
ganlynant eu hariangarwch, yr hyn a achosa iddynt redeg ar ol 
duw o’u dewisiad eu hunain, a gadael /y mhobl i fyned i lawr i 
golledigaeth ; neu os y cedwir hwynt oll, bydd fel y meddiannonfc 
ogoniant llai, a cbael llywodraethu drosfcynt, yn ile bod yn 
ìlywodraôthwyr;. 


YMFUDIAD. 

(Ctfr “ M,illeunial Star. M ) 

I’n dyben o ymfudo y Sainc â dim ond £10- y pen, y maeyn 
angbenrheidiol i wneyd pob trefniadau anghenrheidiol er gochel- 
yd traul afreidiol; ac fel na achoser byuy ar y ffordd, anfonir 
Goruchwyliwr a fyddo yn dra chyfarwydd â’r gorchwyl^i’r Unot 
Daleithiau, i’r dyben o brvnu wageni, ychaio, ymborth,&c., a pha 
hfcth bynag arall ag eydd yn anghenrheidiol gogyfór â*r daith 
dros y gwastadedd, a’u gosod yn barod erbyn y cyrbaeddo y 
«wmnioedd ar y cyffiniau. 

Er cyûawni yr amcan bwn, gofynir gan bob un a fwriada ym- 
uno â J r cwmnioedd deg-punnoedd, i ddanfon yn ddioed ihì 
swyddfa ni y swm o £5, er ei gyru yn mlaen gyda ein goruch- 
nryliwr. 

Gofynir y swm flaenorol dros ben y blaen-dâl, a dylai yn» 
ddieithriad gael ei danfon i ni trwy law Llywyddion y Cynnad-. 
ìeddau, ar neu cyn yr 20fed o Ragfyr. Ni ofynir y £.4 gweddüà 
hyd amser yr ym.fu.diad. 



382 


DDGORN SEION. 


”L Y ma« hefyd yn ddoethineb i’r rhai nad ydynt yn ymuno à’r 
cwmnioedd deg-punnoedd, eithr sydd ganddynt fodd i ddarparu 
gweddeuau iddynt eu JjitpiAii^ iddanfon arian gyda ein goruch- 
wyliwr er eu prynu. Owna hyn-arbed iddynt aros ar y ffordd, 
ac hefyd llawer iawn o drafferthẃ chost, yr hyn a fuasent hwy 
yu agored iddynt mewn amryw ffyrdd, wrth deithio trwy wlad 
ddyeithr, a chytuno ag estroniaid ynghylch eu darpariadau, a 
phethau cyffelyb. 

Yn ol y prisiau a ddanfonwyd i ni, ni ddylai neb ddysgwyl y 
gall brynu gweddau cyfaddas ì’r gwastadedd, yn gynnwysedig o 
ddwy iau o ychen, dwy fuwch, a wagen, am lai nâ£40; ac os 
ehwennychaut gaei eu blawd a darpariaethau ereill wèdi eu 
prynu iddynt gogyfer âV daith dros y tir, dylai y swm arian a 
ddanfonir gael ei mwyhau i’r dyben hwnw. 

Dylai enw pob dyn gael ei ddanfon î ni gyda’r swm arian a 
ddanfona, fel na byddo camsynied wrth ddychwelyd iddo ei chyf- 
3awn werth, yn yr hyn a orcîiymyno efe ei brynu. 

Deallwn y gellir prynu pöbyU a thô wageni, yn well yma nag 
yn St. Louis; ac ni a wnawn drefniadau er diw’allu yr hyn oU 
a fydd yn ofynol i’r cwmnioedd deg-punnoedd. Byddai yn dda i 
bawb ereill a fyddont yn ymofyn pebyll neu dô wageni, ein bys- 
bysu ni raor gynnar ag y bo posibl, fel y darparer ar eu cyfer yn 
«in trefniadau ; hefyd, maintioli eu pebyll, neu nifer y personau 
y raaent i’w cysgodi. 

Y raae o’r pwys mwyaf i leshad y Saint, yn y tymraor ymfud- 
iad dyfodol, lod y pethau hyn yn derbyn svlw dyladwy ; ac os 
bydd rhywrai yn methu cael y swm ofy-nol. erbyn yr 20fed o 
Ilagfyr, o herwydd eu bod heb derfynu eu busnes, &c., na fethent 
ei danfon y fynyd gyntaf fo posibl ar ol yr amser byny. 

Fel peth cyffredinol, byddai yn ddoefch i’r Saint a ymfudant o’r 
«un Gynnadledd, i fyned gyda’u.gilydd; er hyny, os bydd achos- 
îon, llo y bo amgylchiadau yn ei wneyd yn anghenrheidiol i ber- 
sonau ymfudo yn gynnar, ni a ddylem gael ein bysby6u yn 
brydlawn, fel y gallom osod i lawr eu henwau i iyned gyda ein 
llong gyntaf. 

Yn gynnwysedig yn y pris cludiad i New Orleans, caiff y dar- 
pariadau canlynol eu rhoddi i bob teithiwr,yn hwylio ar ol yr 
i6eg o Ionawr, 1853; a hauner yr unrhyw i hlant dan bedair 
jhîwydd ar ddeg oed a thros íiwydd* — 



UDGORN SEION. 


383 


Y ílaniaeth gtigyîet â'r fordaith i New Orleans, a ofTDir gan 
tTeiihred Seneddöl a wnaed yn mis Mehefin diweddaf : — 

2ö pwys o Fara netí Biscnît, 

. 20 pẁys 0 Flawd, 

37| ])Wys o Flawd Céirch, 

20 pwyso Rice, 1 
'5 ^pẃýs o Siwgr, 
lq- pwys o Dê, 

1 1 pwys o Halen, 

3 cliwart ö Ddwfr, bob dydd. 

Mewn ychwanegiad at yr uchod, ninnau a roddwn — 

10 pwys o Gig Tyrcbyn, 
ô pwys o Driagl, 

3 pwys o Ymenyn, 

2 pwys o Gaws, 

1 peint o Finegr. 

Bydd y lluniaeth yn cael ei roddi yn ddyddiol. 

CaiflF. y llong neu y llongau a hwyliaut cyn y 16eg o Ionawr, 
eu darparu ag ymborth dros bedwar ugain diwrnod, a’r rhai hyny 
a hwyliant ar ol y 16eg, dros ddeg diwrnod a thrugain, megys v 
gofyna y gyfraith. 


HE^íURIAID YN BWRIADU YMFUDO. 

Y f N mhlith y rhai ag ydynt yn awyddus i yrogasîlu gyda-r Saint 
V tymmor ymfudiad dyfodol, a’r rhai ag ydynt yn cael ein cym- 
meradwyaeth i fyned, y mae amryw Fugeiliaid a Llywyddion 
Cynnadleddau, &c , enwau pa rai a gofnodwn yma : — 

Cynghorwr i Lywydd yr Eglwys yn yr Ynysoedd Prydeinig — 
Levi Richards. 

Cynghorwr i Lywydd yr Eglwys Gymreig — Thomas Pugh. 
Bugeiliaid neu Lywyddion Adraniadau — Cyrus H. "Wheeloc.t, 
Jacob Gates, Moses Clawson, Isaac C. Haight, Appleton M. 
Harmon. 

Lìywyddion Cynnadleddau — Yincent Shurtleff, Claudius V. 
Spencer, Joseph W. Young, George Halliday, William Speahman, 
Ricliard Rostron, John Lyon, James McNaughtan, George Iíen- 
dall, John Carraichael, John Iíelly. — Star. 



384 


ÜDGORN SEION. 


Y NEPHIAID A’R LAMANIAID. 

O, pwt a ddarfu ehwilio 
Yn y cof-Jyfrau sy, 

Ac a ddarlle'nodd hanes 
Y drygfyd mawr a fu? 

Y gweddill gyda Mormon 
Adaw’d á’u bron yn brudd, 

A welsant eú holl genel 
Yn cyd-falurio’n bridd. 

Ar ol dyfetha’r Nephiaid, 

’Ii Lamaniaid fu yn hir, 

Mewn trallod sy’n anhysbys, 

Yn trigo yn y tir: 

Aeth cenedlaethau heibio, 

A daeth Cenedloedd blin 
I’w plith i ranu ’u tiroedd 
I gyd yn eìddo’u hun. 

O, pwy a ddarfu weled, 

Ar y cyfandir mawr, 

Y bobl yma’n crwydro, 

Heb nodded unrhyw awr, 

Tra gwnai’r Cenedloedd beilchion, 
Trwy drais a gormes flin, 
Ddosparthu’r tir gyfrifent 
Oedd gynt yn eiddo’u hun. 

A phwy ag sydd yn credu, 

Na ddysgwyl am y pryd, 

Ca pechod a phob gormes 
Eu gyru’n llwyr o’r byd ; 

A phan fydd i wirionedd, 

Fel enfys yn y gwlaw, 

Hardd ddangos yr addewid 
O’r heddwcli mawr a ddaw. 

O, ti, hiliogaeth athrist 
A gorthrymedig iawn, 

Daw diwedd ar y dristwcli, 

A chai ymwared liawn: 

Yr Arglwydd a’th gyhoeddodd 
Yn weddill iddo Ef; 

O Abra’m y disgynaist, 

A chefaist sylw’r nef. 

Dy feini ’n ogoneddus 
Gan liwiau teg a fydd, 

A’r saphir wna ddysclaerio 
O amgylch it’ rhyw ddydd,- 



TJDGORN SEION. 


385 


Ffenestri gai o agat, 

O fewn y wlad dda hon; 

A'th byTth fydd lawn carbunclau, 
I’th roesaw di yn llon. 

Dychwela ’nol i Seioa, 

A’th orfoleddus gân; 

Dy dristwch a dy ochain, 

A ffoant o dy flaen; 

Galluoedd mawr y nefoedd, 

Ddont Iawr i’tb roi yn rhydd ; 

Yr Iesu fydd dy Brynwr, 

Ac yn dy ganol bydd. 

Pryd hyny’r gwyliedyddion, 

Hwy a gyd-welant oll, 

Pan Duw ddwg Seion etto, 

’Rhon fu o’r byd ar goll: 

Y blaidd a’r myn orweddant 
Mewn heddwch llawn ynghyd, 

A’r oen wna’r llew yn gyfaül, 

Heb ofni’i wg un pryd. 

Ca’r ddaear oll ei llenwi 
Gan wir wybodaeth Duw, 

Ac ni chaiff dim niweidio, 

Na blino neb fydd by w : 

A’r rhai’n yw y newyddion 
A draethwn i bo’o un; 

Cynnwysant fawr lawenydd, 

A digon byth i ddyn. 


ADFEILION HEN DDINAS ARDDERCHOG YN YNYS 

TINIAN, YN Y MOR TAWEL. 

(O’r “ Edgartown (Mass., U. 8.) Gazette.”) 

Cadben Alfred K. Fisher, o’r dref hon, a’n hysbysa pan ar ei 
fordaith forfilaidd, yn y llong America, o Bedford Newydd (yr 
hyn oedd ynghylch wyth mlynedd yn ol), iddogael achlysur i 
ymweled ag Ynys Tinian (nn o Y’nysoedd Ladorne), I dirio rhyw 
ddynion cleifion. Efe a arosodd yno rai dyddiau. Un o’i wyr, 
ar ei daith o gyloh yr ynys, a ddaeth i fynedfa prif heol adfeilion 
dinas fawr ac ardderchog. Cfldhen Fisher, wedi cael hysbysiaeth 
o’r traith, a aeth i mewn i’r ddinas trwy yr beol benaf, yr hon 
oedd yngbylch tair milltir o hyd. Yr oedd yr adeiladaeth oll o 
geryg, o liw tywyl), ac o'r desgrifiad ardderchocaf. Tua chanol- 



ÜDGOUN SÉION* 


3St> 

bwyot y brif heol, cafodd allan ddeuddeg o golofaan ceryg celyd, 
chwech ar bob tu i’r heol ; yr oeddyrn yngbylch purup a deugaiu 
neu hanner cau troedfedd o uchder, a cheryg aruthrol eu pwysau 
yn beuau iddynt. Yr oedd y colofnau yn ddeg troedfedd o anu- 
gylchedd yn y gwaelod, ac ynghylch tair troedfedd yn y peu. 
Tybiai y Cadben Fisher y pwysai y colofuau túa thrugain neu 
drugain a deg o dunelli, a ? r ceryg uchaf tua phymtheg tunell. 
Yr oedd un o’r colofnau wedi syrtbio, a chafodd ef gytìeusdra teg 
i olygu ei chyfartaledd a’i chelfyddydwaith hardd. OT brif heol 
yinwasgarai nifer mawr o heolydd ereill. Yr oeddynt oll yn 
uniawn, a’r adeiladau oeddynt o geryg. Yr oedd yr holl ddinas 
wedi ei gorchuddio â thyûant coed cnau cecoa, y rhai oeddynt 
hanner cant a tlirugain troedfedd o uchder- Yn yr heol benaf 
«afwyd darnau o lestrí priddion cyffredin. Bu yr ynys yn medd- 
iant yr Yspaeuiaid am amser hir. Yr oedd chwech neu saith o'r 
Yspaeniaidyn preswylio yn yr ynys pan oedd Cadben Fisher yno. 
Hwy a’i hysbysasant ef i’r Yspaeniaid fod mewn meddiant o’r 
ynys atn ddeugain mlynedd, ac iddynt ei chymmeryd oddiwrth y 
Knackas, y rhai oeddynt yn hollol anwybodus am adeiladwyr y 
ddinas, a’r trigolion blaenorol. Pan holwyd hwynt am ddech- 
reuad y ddinas,eu hunîg ateb oedd,“ Maeyn rbaid fod hiliogaeth 
alluog wedi bod ymaer yr amser maith yn ol,” 

Hefyd, gwelodd y Cadben fisher restrau anferth a geryg yn yr 
yuyshon, o ba rai y mae yn amlwg yr oedd yr adeiladau a’r col- 
ofnau wedi eu hadeiladu. lthyw ranau o honynt a arddangosent 
eu bod wedi eu gweithio. Dyma waith i ddychymmygu. Pwy 
oeddynt sylfaenwyr y ddinas ardderchog hon uuwaith yn Ngog- 
ledd y MôrTawel,a pha beth a ddaeth o’u disgynyddion ? P& 
betli bynag fyddo yr ateb, raae yn eglur eu bod o radd uchel. 

Cyf \ D. E. Jones^ 

YR YMFUDIAD. 

Tow — “ Carpbilly Maícb." 

Daeth yr awr ini’n llon, adael hen Babilon, 

A morio tua Seion, o gaethiwed gwlad gelynion ; 

Dynion drwg, llawn o drais, sydd â’u llais yn un llef, 

Am dywallt gwaed cyfiawnion, dynion doeth îs y nef^. 

Angel Duw rydd ei lef, geilw ni tua thref; 

Mae Babel fawr i syrthio, a’i gógoniant oll i gilioŷ 



UDGORN SEION * 


38 ? 


ÿìâ&u hon sydil gerllaw ; dydd ei cbwyrap buan daw ; 

I’r saiut mae gwaredigaeib, ar fwyn dir Seion draw. 
àlae’r faniar fawr o’n blaen, yn chwifio draw ar daen : 
i)ros frigwyn donau’r eigion, tua’r wlad sy’n llawn ben- 
dithion, 

Awn ar frys, mawr yw’r fraint i’r holl saínt yno sydd, 

Uwch cyrhaedd brad cynllwynion,heb un fron yno'nbrudd, 

‘ v Vn iach i bawb yn awr,’’ o’n ceraint, fach a mawr; 

I Seion awn dan ganu clod i Dduw, a gorfoleddu, 

’>í gu ein bron, gawn yn hon ; awn i lon wlad y wledd, 
í feddu bythol wynfyd, iechyd pur, hir, a hedd, 

Pwy yw’r rhai’n hedant ’nawr, yn llu mawr, oll yn mhell, 

Fel cyfiym golomenod i’w ’stafelloedd, rhag y difrod ? 
Dyma’r saint, beddyw sydd, meibion Duw, plant y dydd, * 
Yn llamu o’u caethiwed, draw y rhed ’rhai’n yn rhydd, 
Llwyddiant mawr fydd i fod, dyna nod dawn y nef, 

I rau y gwaredigion, yn nyffrynoedd mynydd Seion : 
>leusydd llawn, o bob grawn, yno gawn yn ddi-gel ; 

Pêr winwydd ar ei dolydd, gleuydd llaetb, maeth, a mèl : 
Yno tyf aei*on teg, cynnyrch hael ffrwythau chweg; 
Gwinllanoedd, gerddi llawnion, a phêr lysiau a dauteithion 
Oelloedd llawn, lluniaeth llon, geir yo hon, goreu’n wir, 

A heddwcli Duw, fel afon, yn llifo dros ein tir. 

Canu wnawD ar ein taith, dros donau’r eîgion maith ; 
Dinasoedd myuydd Seion, aeth â bryd a serch ein calon ; 
Temlau hou bura’r fron wiwdda lon yn ddilyth; 

Ei deddfau pur a’n cyfyd oll i glyd fywyd byth. 

Ilenffych welj, ddedwydd ddydd, pan na bydd poen yn bod, 
Yn Seion, lle chwennycha Brenin nefoedd wneyd ei drigfa : 
Oî'r fath fraint,fawr ei maint, ni ddaw haint byth i hon ; 

A lluniaeth nef i’n lloni gawD, o fri ger ei fron ; 

Yn lle gwarth hyllig wedd, awn i gu wlad y wledd; 

Is gwinwydd yr eisteddwn, dan y ffigysbreniau canwn; 
Peraidd win gawn yu hon,ni fydd bron un mewn braw ; 

A gelyn i*n dychrynu, yn ei ddig, mwy ni ddaw ; 

Y dêg forwynig fydd, ar draed yn ysgafn rydd ; 

Gwyr ieuainc, a gwyryfon, a henafgwyr welir weithion; 

O un fryd, gwyn ein byd, dawnsio’n ngbyd yno wnawa; 



388 


TJDGORN SEÎOW. 


Ein galar dry’n llawenydd, a hedd ar gynnydd gaw®» 
Llywydd doeth nef a llawr, gyda’i lu ddaw i lawr, 

I Seion i deymasu gyda’r saiat ara fil o flwyddi ; _ . _ 

'R’wyllys fawr, dlj»s y llawÇj' wneir yn awt* fel ’n y ne T ÿ 
Daw’r byd fel gardd yr Arglwydd, gyda llwydd yn mhob lle, 
u • '• Dewi Elfed Jones. 


AMRYWÌAETHAÜ, ftc. 

Dfnion rhinweddol a berchir yn gyhoeddus gan hob dyn da, 
<ac yn ddirgel hyd y nod gan ddynion drygionus, gan fod pelydr 
rhinwedd yn llewyrchu i lygaid anewyllysgar i’w canfod. 

Y’ doeth a ymwrthoda â chlod ; hod yn awyddus am glod a 
tldangosa deilyngdod bvchan,a meddwl hunanolsydd gydymmaith 
gwastadol i anwybodaeth. 

Na wenieitha, ac na cbymmer weniaith ; diiyn lais dy re6wm, 
ac yna yr ydwyt yn ddicgel. 


Taliadaü o Tach. 12 hyd Tach. 25. — Sir Fynwy, £4; 
Llanelli, £2; Sir Fflínt, £1 lOs; Sir Fôn, £2 16s llc; Llanill- 
:yd, lOs; Pontytypridd, 14s; Aberamman, 7s lc; Dowlais, 
Ds 7jc; Hirwaen, 3s 3c ; Georgetown, 16s I§c ; Merthyr, £1 7s; 
Pendaren,4s; Ffynnon-Tydfil, 3s 2c; Troedyrhiw, 8s. — Cyfan- 
swm, £15 9s 2c. 

“ J. H.”— M ae Y 7 ymddygiad y soniwch am dano, sef myned i 
dafarnau, yn hollol anweddaidd, ac yn beth y dylid ei roi heibio 
yn ddioed. 

Dymuna y Llywydd W. S. Phillips ar y cyfryw ag ydynt 
yn danfon ato am atebion, i gofio danfon stamps, onide nad allant 
ddysgwyl cael eu hateb, gan nad ydyw stamps, fel ag yr hysbys- 
odd o’r blaen, yn tyfu. 

Llyfr Hymnaü Newydd. — Yr oedd y gyfran olaf o’r Hymn- 
au yn myned i’r wasg dydd Mercher diweddaf, a gyrir y llyfr i’r 
rhwymwr yn ddioed, fel v byddo rhai yn barod erbyn Nadolig. 
Cynnwysa 575 o Hymnau, a’r un uifer o dudalenau âr llyír 
Saesneg. 

(g|r Mae yn ddrwg genym na allasom ohebu â’r rhai a fuont 
yn ysgrifenu atom yn ddiweddar; yr oeddym yn rhy ddiwyd yn 
nghylch y Llyfr Hymnau. 

Anfoner pob l)ythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis 9 Printer , John’s Street , Georgetown t Merthyr. 


i. OATIS, ARGRAFFYDD, M ERTHY R-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

N £ U 

ŵrcìt )) c#aínt. 


Heiif. 25.] RHAGFYR 11, 1852. [Cvf. IY. 


PREGETH ANGLADDOL GYFFREDTNOL POB SANT 
A PHECHADUR, YN NGIIYD AR NEFOEDD A*R 
DDAEAR. 

GAN Yll HENCRIAD ORSON PRATT. 

A draddodwyd yn y Tabemacl , yn Ninns y Llyn Llalcn Fawr, ar 
y *2öain o Orphenafj 1852, ac a ysyriJ'cmnjd yan G. D. Watt . 

(O’r “ Dcsert t News.“) 

A'ft ydys xredi dymuno arn.af i draddodi preçpih angladdol gwraig 
y brawd Levi Savage, yr hon a fu farw yn Rhagfyr diweddaf; ac 
er pan ddaethym i’r lle hwn y boreu yraa, yr ydys wedi dymuno 
arnaf i bregethu pregethau angladdol amryw o’r Saint ag ydynt 
wedi roarw yn Lloegr ; ac yr wyf wedi penderfynu, yn lle 
eyfyngu fy anerchiad at unrhyw aragylchiad unigol, i bregethu 
yr hyn a elîir ei ysiyried yn bregeíh angladdol gyífredinol yr hoìl 
Saint ag ydynt wedi marw rnewn oesoedd a chenedlaethau myn- 
edol,ynghyd â’r oll a fyddant farw etto, a phregeth angladdol yr 
hoìl rai nad ydynt Saint, ac hefyd pregeth angladdol y nefoedd. 
a’rddaear; ac i’r dyben hyny, cyrameraf destuu yr hwn a wel- 
wch yn ysgrifenedig yn y ôla.n bennod o brophwydoliaeth 
Isaiah, a r chwechfed a<!nod : — 

“ Dyrchefwch eioh llygaid tua’r nefcedd, ae edrychwch ar y 
ddaear isod : canys y uefoedd a ddarfyddant fel mwg, a’r ddaear 
a heneiddia fel dilledyn,a’i phreswylwyr yr un modd a fyddaDt 
meirw; ond fy iachaw dwriaetli i a fydd bvtb, a’ra cyfiawnder tíi 
dderfydd.” 

2* 



OBGOEN SETjror. 


m 

Y niae pob petli nànaìbydOus i.m, pe^thynol i’r ddHear hoaj yfli 
agored ì gyfnen-idiad •, pid ypitoiiigi tiyji,cyn b^iled a<? y perih)- m. 
ei'gorff tyinraorol,. eithb aiLÍiíeWiaid - y maes,. ehedíaid yr/ awyr, 
py&god y mòr, a phobî peth:dmv Bgly g-.vyddom :ara daryat,— y 
'maent oil yn ddarostyngedig * boen. a ehalexUyd, ac yn y diwèdd 
yn marw ae yn myned heibiio; ymddengys fod gan farwoìaeth 
lywodraeth. gyffredinoi yn ẁn optîadigaeth. Mao yn ddiau yc 
fyd rhyfedd ; diau tîad* èdryaha feà liyd wedi sí gyffuisoddi i gynt 
nyrclm dedwyddwcdi tragywyddoí ; a buasai yn mhell iawnbddi- 
Tírth y gwir, fçddylrwyf, i unrhyw fòd, yn yr araser presennol, ei 
gyhoeddi yn dda iawn ; y mae pob peth yn arddangos i hì fod 
d : aioni, , i radd helaeltr, wedi ffoi u’r grea’digaeth hon. ()s oyfran- 
egwn o’r elfenaury niae marwolaeth ynu yn ei holl ddulliauíu’i 
hamrywiaeth’; a phan y dyniuuwn lawenychu, y inae tralloff yt¥ 
bresetíöol, yn ymgymmysgu yn uihob cwpan ; a gwae, a thrnenî ? . 
bc adfyd, a ymddangosaut fel pe cyfansoddenî ein tij’nghed bre- 
senuol. • 5 

-'•* 'iY tnae rhywbeth, er hyny, rapwn dyn, ag sydd yn gysson ym- 
gyrhaedd yn mlaen ar ol dedwyddvrch, ar ol býwyd', ar ol pleser, 
ar ol rhywbeth i foddio J d.ymuníad hiraethus sydd yn llettỳa o 
fewn ein mynwesau. Paììarn y mae geuym y fath ddyrauniad ? 
Ar phaham nad yw yn eael ei feddloni? Paham y mae y gread- 
igaeth wedi ei chyfansoddi i'elly ? A pîmham y inao murwolaeth' 
yn teyrnasu yn gyffredinol dros bob peth byw daearol? A 
w.naeth Awdwr raawr creadigaeth luuio y belien fechan 'lionio’n 
heiddo ni, yn ddarostyngedig i’r holi gy fnewidiadau hy n;y rhai 
>a gynnyrchant drallod a marwolaeth yu mysg\v bodau sydd yn 
ei phreswyüo ? Ai dyraa sefyllfa' ddechreuol ein creadigaeth ? 
Atebaf, nage; nid oedd wedi ei ohyíansoddi felly k Ond pa focfd 
i'ygwnaed hi yn y dechreu P Cafodd p(/b petli a' wnaed yn ber- 
•thynol i’r ddaear hon, eu cyhoèddi vn ík dda íawn.” Lle y inae 
poen, lle y mae afiechyd, läe y mae tfallod, a lle y mae marwal 
.ìamh; nia gallai ÿ dywediad hwn gaeì ei ddeall yn ei ystyr llyth- 
yrenol ; nis gall pethau fod ynidda iawn lie bo rbyẃbeth drwsp 
iawn yn teyrnasu ac yn nieddu Uywodraeth gyffredtnol. lo^ : 

ôorfodir ni, gan hyny, i gredu, fod pob petn, yn ffurfiad cyntaf- 
ein byd>, mor bell ag y rhodda yr haaes Foesenaidd hysbysiaétfa,. 
yn berffaith yu eiiflurtìad; nad oe4ll diuu yn yr awyr, neu yn 'j 
iyfroedd, neu yn yr elfeuau ■ cyfungoiff, ag,oedd wedi' 



üDGOttN SBlOJf. 


901 


bvjao i g’ynnj'rchu ad/yiiy trueni, nnhapusTwyddy^ieu /arnieiläèth, 
yn ý. mndd ag oechh yn gorffi)U*dig y pr.yd hyny; nid au na 
wnaiyr umeUeiiau, wedi eu coi ffoili . ychyâig yn waiimiol, gyn<- 
nyrclur yr boll effeithiau hyn ; eithr fel ag ydoedd'yn gyUui» 
Boddedig y pryd hyny, «rae yn rhaid i ni addef. fod pob temig o 
«wyry o iddwír, ac o ddaear, wedi eu icyfansoddi fel ag i fod yn 
a^.uog i daenu hywyd ac anfarwoldeb trwy yr holl.amryfal ryw- 
ìau_o íadoliaöth fywyfloi ; — teyrnasai anfarwoldeb yn mhob doS- 
parth:o/'r greadigaeth ; o ganlyniad cyhoeddwyd bi yn dda iawn» 
,Pan wnaeth yr /Nrglwydd ehediaid yr awyr, a physgod y m6r, 
i bobiogi y nefoedd wybrenoJ, neu yrvelfenau dyirllyd, yr oedd 
yr ehediaid a’r pvsgod hyny wedi eu ìlunio yn gyfryw yn eu 
natur ag i allu byiv yn dragywydd. Dychymmygn rhywbethyin 
wahanol i byn, fyddai tybied i’r Hollalluog ffurfio yr hyn ag a 
faasai wedi ei gyiaddasn i gynnyrchu adfyd a thrueni. Pa beth 
a ddywed Daf\dd y Saltnydd ar y pwnc hwn ? Efe a ddywed y 
eaiff holl weilhredoedd yr Arglwydd barhau yn dragywydd. Ai 
ni wnaeth yr Arglwydd y pysgod ì Do. Ai ni wnaeth Efe 
ehediaid yr aw vr ? Do. Ai ni wnaeth Efe ani-ieiìiaid y maeg, 
a’r ynilusgiaid, a’r pryfed ? Do. A ydynt yn parhau hyth ? 
íiac ydynt, mewn ymddangosiad ; ac eito fe ddjwed Dafydd fod 
ei boil weithredoedd Ef wedi eu cyfansoddi ar yr egwyddor hono. 
A ydyw hyn yn wrtb ddywediad ? Nac ydyw. Y mae Duw wedi 
rhoddl rhai liysbysiadau ereill mewn perthynas vr gweithrediadau 
byni: Y mae efe wetii caniatíìu i’r dinystrydd ymweled â hwynt, 
yií hwn syddwedi traws feddiannu Hywodraeth ac awdurdod hen- 
odoi, gan ddwyn anghyfannedd.dra a dystryw ar hob llaw; y 
mftfi perffeithrwydd y cyd-gnrffoliadau gwreiddiol wedi peidio. 
Eitlir a ganiatà yr Argîwydd i’r difrodiadau hyn deyrnasu yn 
dtágywydd ? Na wna, Mae ei al’.u Ef yn bodoli, ao y ma« 
•gallo y.dînystrydd yn bodoli. Mae ei allu Ef yn bodoli, ao yr 
mao gallu marwolaeth yn bodoli ; eithr y mae ei alln >Ef yn fwy 
nà phob galluoedd ereill ; ac o ganlyniad r pa le bynagy byddo 
jraws*-feddiftnnydd yn dyfod i mewn ao yn dysirywio rhyw rai 
o’i weithredoedd Ef, efe a adgyweiriay difrodiadau hyrT} r , a adeil- 
«dft'-yr hen adfeilion, ac a wna bob peth yn newydd:. îe, pysgod y 
Mòr, ac ehediaid yr awyr, ac anifeiliaid y deaeab, sydd ÿaid idd- 
•ynt ettoí, i'r dybcn o garío allan fwriadau yr. HollaHuög,í!gael en 
«yf^nsoddi yn igyfryw ag a allont fyw yn Uragywydd.' r LL'>oH (L 



392 


UDGQKN SEION. 


Byddai yn ddyddorawl i wybod rhywlieth ynghylch sefyllfa 
pethau pan y cawsant eu ffurfìo gyntaf, a pha fodd y dygwydd- 
odd i’r dinystrydd hwn ddyfod i mewn i’r greadigaeth ddymunol 
hon; pa beth oedd yr açhosion, a phaham y caniatawyd hyny. 

Yr oedd dyn, pan y lleolwyd ef gyntaf ar y ddaear hop, yu fôí 
anfarwol, yn alluog i barhau byth ; yr oedd ei gnawd a’j esgyrn, 
yn gystal â'i ysbryc|,.yy) aufarwol a thragywyddul yu e». natur ; 
ac yn gyffelylr yr oedd yr, îs-greadjgaetli, y ljery, y llewpatd,^y 
myn, a’r fuwch; /eily jr. oedd llu asgellog y greadigaefh, y.u 
gystaí â'r rhai' hyny a noíient yn yr eigion mawr o (Jd-yfroedd— 
yroeddynt oll yn anfarwol a tltragy wyddo) yn eu natur; ac yr 
oedd y ddaéar . ei hun, íel creadur byw, yn anfarwol a thragy- 
wyddol yn ei natur. Beth! a yw y ddaear yn fyw hefyd Pe 
na byddaî, pa fodd y cyflawnid geiriatt, ein testun, lle y liefara 
am y.ddaeylr yn marw? Pa fodd y bydd farw yr hyn nid oes 
bywyd Yuddo ? ‘‘ Dyrcbefwch yich llygai l tua’r uefoedd,’’ medd 

vr Árglwydd, “ ac edrychwch ar y ddaear isod : canys y nefoedd 
a ddarfydijant fel mwg, a’r ddaear a lietieiddia fel dilledyp, a’i 
phreswylwyr yr un modd a fyddant nteirw.’’ Yn yr un modd.! 
— beth ! y ddaear a’r nefosdd i farw ? Ië, mae yn rhaid i’r nef- 
oedd faterawl a’r ddaear oll i fyned trwy y cyfnewidiad hwn a 
alwn ni y:n farwolaeth ; ae os felly, mae yn rhaid bod y ddaear 
yn fyw yu gysiwl â nitynau. Fe gafodd y ddaear ei cliyfaneoddi 
yn gyfryw ag y gallai fodoli vn greadur byw i bob tragywydd- 
oldeb, gyda'r ltoll luoedd auifeiliaid, ehediaid, a physgod ag a 
leolwyd gvntaf ar ei gwyneb. Eithr pa fodd y gelìir profi fod 
dyn yn fod anfarwol ? Cyfeiriwn chwi at yr hyn a ysgrifonodd 
yr apostol Paul ar y pwnc hwn: efe a ddyyed mai trwy un dyn 
v daetli marwolaeth ; ac efe a ddywed wrthym. pa i'odd y daetb: 
trwy drosedd un dyu y dygwyd marwolaeth i mewn yma. Eithr 
a ddygodd trosedd yr holi glefydau a’r trallod hyn, yr adfyd a’r 
trueui yma dros holl wyneb y greadigaeth hon ? Trwy drosedd 
un dyti y mae hyd y nod y uoíoedd i ddarfod fel mwg, a r ddaear 
i heneiddio fel dilledyu ? Ie, trwy dipsedd un ; ac oni bai ei 
drosedd el’, ni fuasai y ddaear bylli yu ddarostyngedig i farwol- 
aeth. Pultam ? O herwydd fod gweithredpedd yr Arglwydd wedi 
eu gwneuthor i fodoli byth; a phe daethai marwpjaeth i mewn 
heb achos, a dinystrio y ddaear, a difrodi y nefoedd faterawl, ac 
effeithio dymchweliad a dystryw hollol a chyflfeùjuol yn y greud- 



UrJCORN SEÎON. 


3<?S 

îgûdh ddymunol hon, yna gweîthredbedd ỳr Argìwydd a beidient 
barhau yn cl yr addewid, gan fod yn anmherÔ'aith yn eu (Turfíad, 
ac o gaûìyniad ddim yn dda iawn. 

Ond pa beth oedd y pechod liwn, a pha beth oedd ei r.aturr 
Mî addywedaf wrthych pa beth oédd : dîm ond yn uuig cyfran- 
ogi o ryw tfrwyth penodol. Ond, meddai rhyŵun, fe fed'dyliwn i 
näd ries dim niwed tdewh bwyta ffrwyth. Ni fyddai, os na roddai 
Du-W- orchymyn ar y pen. Y mae pethau mewn natur ag a fuas- 
ent yn ddrẃg heb orcbymyn : pe na bai gorchyrayn, huasai vn 
ddrwg î chwi ladd éreàdur dînîwéd, a’ch çydwybod eicb hunairi 
a ddywedai wrthycli ei fod ÿn' ’hèth drwg. Y mae yn ddrwg i un 
dyn niw'eidio y llall, neu gwtogi iawnderau arall, vn annibynol 
ar un gyfraith ddadguddiédig; oblegid y mae y dyn anwar, neu 
ý bòd Lívnw na cíilywodd erioed am gyfreithiau ysgrifenedig y 
nef — yr hwn ni ehiywòdd érioed am gyfreithiau dadguddiedig 
Duw mewn perthynas i’r egwyddbrion hyn — yn gystal â’r Sant, 
yn gwyt)od ei fod yn ddrwg i gwtogi 1 íawnderau arall ; mae hyd y 
nöd natar y peth yn dangos ei fod yn ddrwg ; ond rrid yw felly 
mewn perthynas i lawer o bethau ag ydynt yn ddrwg, y rhai yn 
unig a wneir yii ddrwg trwy orchymyn. 

Er enghraifft, dyma y dydd Sabboth; ni allai dyn na chlywodd 
erioed am gyfraith ddadgnddierlig Duw ar v pwnc, byth feddwl 
ei fod yn ddrwg i weiihio ar y dy.hl Sabboth ; efe a'i hystyriai yr 
un mor iawn i wcithio ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ag ar y 
seitbfed; ni allai efe ganfod diui yn natur y peth wrth ba un y 
gatlai adnabod ei fod yn ddrwg. Felly hefyd mewn perthynas 
i fwytft ffrwythau penodol ; riitl oes un drwg yn hynv ynddo ei 
hunan, gorchymyn y Duw mawr a’i gwnaeth yn ddrwg. Efea 
dáywedodd wrth Adda ac E 'a, Dyma lmll ffrwythau yr ardd ; 
chni a ellwch fwyta o honynt yn eofn, oddieithr yr un pren liwn 
a saif yn nghanul yr ardd; yn a« r, gw\liwch, canys yn y dydd y 
bwytewch o hono ef, gan farw y bỳddwch farw. Oni chan fyddwn 
mfti y gorchymyn a wnaeth hyn yn ddrwg. Oni baí y gorchyra- 
yn hwn, Adda a rodiai allan gan g\ fianogi yn eofn o hcb pren, 
heb ddim cnofeydd yn ei eydwybed ; yn uníon yr un f.vth ag y 
gwnai y dyn anwar, yr ln\n na ehl\v.<xid eritied ewyllys ddad- 
guddiedig Duw, weithio ar y Sabboth. yr un fath â rliyw ddiwr- 
nod arall, ac heb fod dim yn ei gydwybnd ynghylch y mater. 
Eithr pan lofruddio dyn, efe a v.yr ei fud \n gam, a'i gydwybod 



uíftíẁtN^ítìíöẅ: 


a. ír ì°Ŵ fiil 'êr 1 VUlh^ (fí^íPo M-y 9 Ai 

ÄiiẀ^âíf é átì?ýgẁ J ë r eìl È ^ 1 t li’i^ {fd^ aẂi' 'V ÍAVo'4Htfä vV Ai^Ẅ^Hlìl 

d'tfyÁ ÿân y Va&i^VVÎhláditf ’HÖiìẀiŴPfi W -? ' 1 ■ Pcîtifern 0 áä / ^IŴẀSM 
fit Sftclár y g oV3by ihý lí W Wd á $ y TOfibrg F r 6 ’£ èPÌrýttö[ ŵ 15 ^ 'ÍHÍyMi 
jF*^8?^PyÄiJ^- ÿS^Ìlás8Ö f P P à Ìía rh ’ ' ỳ' ‘ b h ‘£Ü r <H j ÿ-rfí ý\i otf ; W î ÿ 
pwfi#, V'h '£yuitnáîVft org ; ' ! r)a<î' öedd’ iíii ‘dfWjÿÿrf- Ääẁíl 0 ^ ‘pŴÖPf 
gatfífèd’ iia’í ddèallf i/,l Ýr ’bëdtì^'gaff 'ýj-' ÀPglẀýdtì j tìäýbtn í, ’hT > ètò J i'ì 


ètío'yr òèdti gànddo E* f r ‘dflÿbèn^ tòèWh 1 gbtìŴ% 7/ <ý *b è èt h ÿ H a'á' Pè 1 tfý n 
tiwilwí a < í'^i í eàdi < ÿà , èth í ''ä Ŵ’èstiÿWát. 1 ; 'Pà :i èe1h r, bed'd y'dÿhW?' n Á 
pha fodd y cyflawnir V dyben hwnw? ' *' ,ll ' í '' *> >lí tgaa ní..> 

Vt ,l, b / edvl‘ , élsi ! eíi ar f, W Ar'^wydd IV 1 hbd cfé'àlfgár' WẄ a 
^ẃ?<ÿ s dỳnj' hi'bfe ei hdiaíí ; 'ýií gym'màliit t â í i J föd 1 ÿn d^àchẄj’IŴír, 
áÿihüíio'dd 'Ë‘f ar íddb ddàtTgÖs u éi hiih yh 1 gVfnifh'éráäWý' r, gèVtífòh 
ÿŵèá^dWfì 1 " ' ilJÌHÍi dit i 1 ; aúi ^ ri Vê ,fv7/b«j í ívyJ -»->fí ,bboc 
Pa fodd y gellid gwneutbur hyn heb orchymyh'? ' IÀ felìtfbh 
chwi ddyfe'i'síb 1'hy w é‘brdd äg‘èydd ÿtì^îifeíhi? ' Á ‘>i 'fíîý W ‘dâ y n 
yn y gyifnùileidfa hf/n'' yh tttèdciu 'digt)h // ò Ŵdoet'íli'h'éh i'flfáý'fèìfeio 
fh\iv fìordd 1 trw y> ýr 'íióií 'ý'gáll hôd deäli^'àl* 'dda’nghè hi tìtìàfÿẁ 
gyfemerèdWÿ geVbl ; on' hfld' íhuy ; ddàiîg'àrj^oddieifhr f tfẁ*ÿ 7 -foüdi 
rhÿ\v ^ýhetthiáu icldò' i’ẁ 'tíà‘d\v ? ‘ ì N«ttl 1 if/é'á! J ,l H l fb il gŷ'fVki‘thJ :i hêh 
bfHfeVtóýn / hétt' febl, nýŵddàf uijfhÿW ‘ff ( Tt dtí ' b t/ /,f Ò 1 ‘ J o‘ ’á d kff g'òà L è i 
gýwfrdéb; hi'á’ gelífd' ‘dýwè'dÿtí ýca'dwai e.fè’ "ýr hblf ^ýffèlfhfsíii 
sydd yn llywodraethu bodau o gylch uwch, oddieitlir ei fbfl ẁëdi 
eVb^od'mJvftì èkfýìlfà ,, l ; gàbf ei d'r’eìo/'a'c “feflý bi ‘brofì' pà' ti'n a 
èfádWtìi’ hẁynt ’ ai ‘ p’eldîoí (i'átì hýiiÿ fl ÿr i Òh’d(f ‘S 'ti 1 íl'cfbèíhitìéh'-i 
feV3íf ÿ flÿfPa’r wràlg,' fé'lly' ýHÀ^gîttÿflcl ’á ìbŴi'ò'dc) 1 i d d'ýfft 'ÿ^r- 
chymyn hwn; pe nas bwifádái L Ef Pf M dyir g'àël Vr'dfbi 1 b , ViVý x y 
: ^bVciîÿm , ý r Ẃ‘ hfWir, tìi ’ftía'éài èlibèö ' i ẃeâ ! i Mi f>lálì‘tf ÿ jìfè'h frWiii^, ni 
MÌëai tfiÒé'd - We ! dT ! èi //T bWò'd yh ' hgliaíjbf ýíWlîd . s ' ÉiẀir ý'ẂŴë’r 
0 ŵàfil/ f Ŵàff6cT i Ì3Ì5K‘ l è5 ,î biáfifi* Hè ; y ^ í a71 , á5 f 'y dýlf ’f v'rièd^äẄ°ýn 
Ŵ’Wýdtì/ÿh^ d í àti|()^''ëi l, ‘f'o J d 'Ef ýh -bwfi^'ífíf J f*V ífýä ,i £aè^ èi‘ < diVr , o 
fe Wỳ 8 db', ‘àè’ Wlý' ÎT * ' *p i! 'ti li ' 'a ‘ gàdìtfi i è Fè ' ; è i" Ẁctt ŷtíit fi fc/rf' ' É f 

'fíf^'eídfoí’ ' Ý , 'gbVp'íá’hi àtìhfyd'd-dbii i‘r : l ^íVa5(h lí hòh ẅdh L wai*W- 
1 ~ >l a VÎ b^oS .Ŵ9BÍo*/mm ;i , r/b a £ nb- o g« Hjv/n'fì v 

’ flÄ Ì8'ÿthr n bhi ' állhi lf Efè"r‘b(ît}i’ gbr'èh ýhiýn; hèh'bhtì*bdil éWàj?? 5 ;î -Na 
ftlfáiH 7 ’ffóiiẁhf îé^jjW'á'èftì tì'á ^ffWfhŴ, 7 fýdíl’äì’ P íx fî dtf W’ ! iV) dŴ 



ÎIDGO'RN’ ST210V« 


39* 


deallgar, heb benodi cosp wrtbi. pe cawsaî ei thori, 
S?aham?í Ö ;berwydd pob bodau deallgar a fwiiem ymaith y 
ddfypbfôdd^l o„gyfraUh yn cael ei rbp f d^yr hpn a eliid ,ei tliyni 
íjr^j^hl^se^ heb. fqd y;p?rsonau a’i tpfi ,yn, .c^ej^pp. ; çóspi aip ^ 
tro^edd^ .fîwy aj.ddy^edent,, •Pçi.áe piae^r ègnjddoy^o ^fiawn^ 

fü^t iJẄrftí 1 »• n í d ces, cj'fia^uder yn r bndpli', yn^eí 

ŴS*? i.-ẀÁi 77. Ŵ 71 W ( ' , W| «í l 0 ) ' ei , íb .»!? 1 i|«i .Iptnîin, c^pys 

í$3$gt ; ga,eá eu iori y\y d Ji.SjÇfp,, ^Jjú. f a^ru, ity» dr^çd gan 

JtíW. :»• ç?P í’j.îlYní™ °. | > 1 "'fl H,>, am . ^«.“.ifí’. pî'i.i'Slfr 

ÎẄ'ŴẂI |rt jÇy$ ’$Ŵ§fff ä ‘ffflSäjSafS^SIÍŴ ..wẁis p#ty f círyn 

jrn ei.srb^-p. <3 ba içshafi.a f) 1 üdai,..p.e pa» ; .fugsgp (;osp, wçpi .eâ 
«hyssyllfu w'rthi ? , „. „• ,. ., , îoweftvo v b<bẅ Btfo 

„ ,íjithr ( pa;betàì oedd natur y go^p Ijon ? ,Yç oedd, wecti ei d^çlh- 
nrdeipjp i,fpd f o’r fath natur ag, j ,dçksgvi çlyp. , M ap y ( çospp^ig- 
aetbau a gy.freni.rjrna i /odau dynpí g^n Jy^p^raethwy r, brerìiyr- 
oedd, neu lywiawdwyr, yn gyffredin ò’r fath natur ag.sy’dd yn èu 
diesoli hwynt. . 

, PenodivyA Ádda yn arglw ydd ? r , y greadigaeth hon^ ^;n Ijryr- 
ŵdraetfywr , mawr;, i ysgwyd teyrnwiftlen a wd u rdyd dro.s yr h.<j>ll 
dd a -Ç&í> ; Pan droíeddodd y ilywodraethwr, y pers.yn a osodwyd 
•i deyrpasn ,drps. y grepdigapth . (Jdymnnol bon,. ca/ydd yr olLo 
fewn ei 1 ywpdraeth deimlo yr effeithiau. o hyny, yr un fath ag ; y 
mae tad; neu fam> ag a fy d d/>, yn troseddu cyi'reithiau neillduol, 
yn rfynyçh yn trosghyyddo yr effeithfŵu o.-hycy. hydy cenedlaeth- 
nu.olaû 

6 M or fynyçh yr ydym yn gwelei,!. olefydau neîlldnoî yn dyfod 
yn etíífe.ddöl, gan gael çu tr.o^glwjddo i lawr o dad i fab am gen- 
edl,aet|rau. , Paham ? O ,|jey>vy.d4. >’P y. l.Iç. cyptajÇ yr oedd tr<$efyj, 
^a’y.pîant; agyfranogflsa.nto’i, efreit)ìiau, , ,. . ...d 

A pha beth p?dd y.ele,pfh r ,wy ( W m\Yy#f»y go^p ^m,, 4 r P^4^ 
Adda ? Mi a ddywedaf wrthycpj — marwolaeth y|àoedd. 
wolaelh pa beth,? Aía rw 'olaeth y tjç».Ve)l anfarwpl— y^ba^elht^o 
x l-îe na fu. hadau maiwulacth, yr hon a ddoeth ffuiûwyd, aç, 
.hoeddwyd yo dda iawn : cafodd hadau mai Tr.o^laçth eu ,dwyp ifjdi. 
Pa.fodd, ac yn mha ddull ? pywed rhai f^d yhy wbeth yn natçr 
V fîrwyth ag oedd yn dwyn marwolaeth. Boed hyn fel y Vyd dp, 
j'-mae un peth }*n sior-r-.fp cjdueth marwolaeih Tr cyfansoddiad ; 
.ẃ* ddaeth yno tr wy*- ry w ffordd, a phecbod nedd y prif .offeryn 



396 


L.DGORN Í>E IQ&, 


}íu y (jvg\yjd yr angljeûfil hwn i mewn. Pe na jbjddaì pçc&aó'. 
^uasai yr hen clad Adçla heddyvv.jp ngardd Eden» mor ganaid a 
gwrid^g, iner hoeuns ap pior degagerioed, ynghyd. â’i.gy.nabares 
puvvyjaj.4,d f Efa, yn hyw. yn hell hÄçddwch ieuencLyd,. 

T^y. uu dyn ydaeih marwplpeth, spf iparwol^eth y çoríî.. Fa 
t ji f s v d d y u d y fo d o ’r ysbryd pap íyudo y.cortî. yn. marw-? o A 
/ydd ,efe yrç ^b.eiífajth ddpdwyd^ ? , Ajtlai y sbryd.yr heo dad.Adda 
yn , oi i .^çeseuiic^de.b I)uvy„ a tbrigo y uo yp dragy wyddoiygan ^ 
fwynhau ho)l 4^ e 4î' , ypdwch a, gogoujpnt y, nef, ar.ol i’w gorfi 
i’arw ? (( Npç. çlai ; canys nid oedd. cosp y irosedd. hwuw wedf ei 
«hy.fynçu i.Jf porir.yn. upig-. . Pa.n.hechodd, efe-a becbojld- á.Ycosff 
a'r y^bryd j. pid.y corffa fwytaodd y. ÍFnyytb yn unig, eithr fe 
roddodd vr ysbryd yr ewyllys i fwyta-; fe bechodd, yr yshryçi, gan 
hvny.y,p gys.tal á’r. eoiff.; yr oeddynt ; v ( n cytuno wrth gy.íranogi 
o’r ffrjvy,tb hwu.w-. Q ganjyoiad, ai nid opdd yr ysbryd i ùdyoddöf 
yp gystal â’r cor/F. Oedd. Pa gA'hyd ? Ti wy hoil oesau tr^gy- 
wyddojdeb, heb. ddjwed.d; tra yr oedd y çoiff i ddychwelyd yni oi 
ì’w fano ddaear, a chysgu yno i bob tragywyddoldeh. Dynw ae.dd 
e.ffaith ,y c.wyipp, a gadael ailan y cynilup ,o waredigaeth ; a.phe 
na by.dfUj cyullpn o .>y,aradig.aeth wedi ei ragbaroíoi.er cyn seiìiaâ 
y byd>. buasai dyn yn ddarostyngedi.g i ysgariad tragywyddoî 
rhvyug,corfl‘ ac ysbryd— y uaill i orweud yn gynimysgedig â’i fam 
ddaear trwy hujl oesau tragy wyddoldeb, a’r JlaJl i íod yn ddares» 
tYijgedig, trwy bob parhad dyfodol, i’r gallu .a’i twyllodd, ac aiu. 
liarweiniodd hvvynt ar gyf’eiliprn; i fpd yn gabl dmenus, neu fet» 
y dywed Llyfr Moruiou, . ‘*y.u farw gyda golwg ar bethau per*' 
thypol.i g\ fiawnder ac yr ,wyf yn berio unr/hy w fodau o'r fath i 
gael uçrhyw ddedwydp wch, pau y m#eat yr» farw gyda godwg ar 
betbpçu perthynol , i iachawdw riaeth,. lddypt .Jiwy,. y mae ,ded. 
wyddwch allan o’r cwestiwn ;.,y,ynaent hwy . yn, gwbl a. thragy^ 
vrvddól druenus, ac nid oes gymhorth iddyutŷ p gaduel yr iawià 
o’.r noilld.u,.., Dyna oe^d y gpsp,, a, gyhoeddyvyd ujvchben y tad 
Adda, ac,uw-phbeu. y.r lioll greadigjieth ar ba uu y gw-naed ef iyn» 
^rglwy^-a lly w odr^ethwr, Dyoja, y w. y r hyn, a eìwsr yu bechod 
gy?reiddioh g>.tìf[ôptb 9 honq f ,-} . i- . ■ . ■ . , : • . h/. úí»^ 

^ith.r y ma,e, geiijgu liynpiì. iawn yp LJyfr WíprmQn,.fttrba raf 
yn ay r y dytnpnaf gy feirio tl eiçh pjpd,dyliau ; y maeptyn darlléH' 
fel hyn ; Ad.da, a ^yr.tliip^d ..fel ( y,by:ddai gyu,. a. dyniou ydyni 
íel y c^opt lawepydd.” Med.dai un, pe ; na syrihi&sai Adddtiyaají 



CDGOUN setott. 


3s: 

jiis gallai fod umíiyw hilrogíiẃfh. Dyna yu únion yw yi' byn a 
gredwiì ninnaa ; ohd pa both yr ydych th wneỳ'd o’r geirrau hyny 
a.îûüdwyd yn Öaenorol ih- cwyniii, pan y gbrchytnynwyd iddo 
aralhau a llanvr y ddaear r Pa íòdd y gallai eie amlhau a chyf- 
lawníy gorchymyn hẅh, oa “syrth'íódd A'lda fél y byddai dyn ?’* 
Gadewch i rai apelio at eiLÌau ereitl yn y Testamént Nèwvdd: 
“' Nid Adda a dwyllwyd; eìthr y wraig, wedi ei thwyìîo, oedd y q 
y ^amwedd/’-meddaí yr apostol Paul. Wel, ar ol iT wraig gael 
ei tiawyllo, yr ; oedd yn ddarostyngedig i’r gosp ; ie, wedi iddi gyf- 
ranogi o’r föwyth gwaliurddedig, arnì hì oedd y gosp, ac uid ar 
Adda; nid ©edd ef wedi cymmeryd o’r Örwyth, eithr yr oedd ei 
wraig. Y-n awr, pa betìi oedd i’w w'nèuthur ? Dyina ddau fod 
yn ngardd Edea, y wraig a’r dyn ; y icae lii wedi troseddu, wedi 
tpri y gyfraitlí, a myned dan y gosp. Ac yn awr, moddyìiwch pe 
bui y òyn wedi dywedyd, Ni chyiumeraf íì o’r íFrwyth gwaliardd- 
edig hwn: y gair nesuf fydáai, Bwriwch hi allan o’r ardd ; eithr 
gadewch i Adda aros yno, oblegid ni phechodd ef, ni thoiodd eí 
y gorobytnyn, ond ei wraig a’i torodd ; twyllwyd hi, alltudier ht 
o'r urdd, ao o’m preseunoldeb i, ac o bresennoideb Adda ; ysgarer 
hwytit yn dragwyddoL Gofynaf, a allent hwy, ar y telerau byn ? 
gyfiawni y gorchymyn mawr cyntaf ? Na aliént. Adda a ganfu 
ìiyn, fod y wraig wodi ei gorehfygu gan y diafol yn llefaru trwy 
y sarff ; a phau ganfu hyny, èfe a ddèallo.ìd y cai ei wraig ei 
ìiailtudLo o’i wyddfod: efo a ganf'u he.‘>d,os na chynimerai yntau 
o'r. ffrwy.th gwalrarddodig, na allai byth gael hi iogaeth; o gan- 
lyniüù, y Luao gwinoneùd y geiriau hyny yn Llyí'r Mormoti yi* 
awLffg, sef 4Í Adda a syrtiiíodd M- y'byddai dyn.” Efe a welodd 
ci. hpd yn ahgbeiirheidiol iddo yut’au gyda hi, i gyfranogi o drist- 
wch. a raarwolü.eth, ac eífeithîau áriìYýwiol y cwymp, fel y g&tlâf 
tîfe-a. hithau gael eu gwaredu o’r eflèilhiau hyn, a’u hadíerỳd yu 
oi i iireseiraoldeb Duw. 

Y pren o ba un y bwytas'dnt hwy eill datr, a eìwid pren gwyb- 
odaefch da a drwg. Puhatli y - gelL id ef féîlý? Mi a egítira'f 
i .cìiwL ddirgelwch* #íod \ r,. p'abnth ý gelwíd hẃYi feí’lý'. Nid öèüd 
gan Adda ac Eí'a, tra yu ngardd Eden, y wýbẃäèth Sydd’ genycíí 
chwi a miüŵui'; nìbe ŷn U ir lai fadd & dd’fcálUwTiàè/b, 

eithír Bid oedd 'gaiid.dyut ý'profiudj nîd oédd -g áh (ld ýhV y wýíbûd- 
aeÉhitrwy hrofiad ; ir.ègys òvdd g.mych Chẁí k rííinii'áiW yr hýn oftf 
a wyddeúfchwy oedd :brttiíid yr h\n á wýddení pád' dáJe’îií^ijt ýndj., 



CDGOltN SEION. 


sn 

è tr fod gqrcliyrayn wedi «i roddi iddyntj rc, yi, p««ì4 
gftnd<?ô'n$f4$gp» .9 wybodaetit i enwi aniíe5,lifVÌ4:(y ioa.es ; /ejf^ 
âeiìç\jí?i;fyny gejueu f( bron,; eiíbr axnwybodaetb;o dda, nid ^44 
gan^dynt, O íUerwydd , ni ehawsant ei[U>ed ddiw yn wiýfiíyyp.ehpl 
i ^dirŴQfŵ.d jo’usbfteij. •- n^ ffi r i ■■ : . > r!i™ bia nobb^^ 
h $ » & iddygwn [ /esf ampl ••gei-Uron. E r . í&ngbf aŷ#t, : me4dydpwGfy$f< 
«*, Utf açeçfi -ef ioed wedi profi u uvhyw. bŵtb ■ iu <$) y 8^ hẅb/ga ^ 4 
y -syaiad q fe/yfcder-T-a allecb ob w[i , g#ed , 
amiyr^Ob’RmnlÿfHler ? /Na ftUefch* , fa , r y /|Wfi » Vftÿ#> 
gaUçcb ddẃa;}! <fh\\*ytw f og na : p lj r o f a $ p e 1 veri oe d ,_c h u v r w 4 PJ } 0 jA 

aiiecíi c,liH : i efclaro y í enn i’r cyẅyw a fnoUit y i> •brOjfjja/^ftJrj syn , 
yŵ -oi ad (i ab<»d ỳ 'N» aUee 5 U. Äii a ẁiygaf .p^iajn.pl^all, 
ÇywnwwcU .ddyn a fia yr\ UcẃloU. ddall o’i fehyd^aç nà weWLà 
eiiioed' y<í>eiydr ìleiaf o oleuni— n r a,U^cU cU.wi fîdösgrifip /lliwi^u. 
ídído.. ef? i.Na.allçcb. A •"•.yUydd.ai efe ry wbçth anv goch ? gí«ç ? 
aeui;4elytv?.. Na wjiai; nis gallecìi eu de.sgrifiq 1 i4.d ; o tr,wy unrhyw: 
ffoifdd a aliecU gyîu.meiyd mewti llaw. Eithr trwy ryyr weàtbred 
bydded i’w'olygon gael eu liagor, a gadayyor jdflo sylhijap $><*}« 
ydrau yr haul yn a'Uewyrcbu ar gwrnwl gwìaw, a cbynnyrehu 
yr enfys, ]le y gallai weled ainry wîacth o liwiau, yna efe a allai 
eu gwerthfawi ogi droslo ei hun ; eitlir dywedwch wrtho ynghylcli 
îu’wíáu pán fr’ddó yn ddaíl, ìn all'aí irâifslüiifèthií- : iliyn^ddỳÁf { a 
dernyn vt lestr pridd. Féilý j’f oeŴa g'ýd^g Adda cyn cyfranogi 
o’r ẅffjŵiíiwa ; nis gellid desgrifio da iddq.ef^-oblegid ui phroí* 
od d /y rg w r t h wyí n eb erìoed. Gyda goLwg ar gymnjeryd mewn, liaw 
i ,eg)ui?o- iddo ef pa botb oödd, dr>"g y ìhyddai gystal i chwi gytna 
merỳd movvn llav/ -i e.glüro i • fód, yr ì*wŵ/ ni ■> íu, fynyd. enoed;#^ 
lýgaid*yn nghau i’r goleuni, ,pa beth y 'V . tyw yl 1 wcli. f rÇafodd p/;en 
gteybodaèth da a drwg ei oet»d yíifi, feì : ,y\ 'g^.Uai dy,n gyrhaedt} 
Tbyw’ w.ybodaeth líeiHdtiOl öad aHai gyrliaedd. ,un ffordd /aralh- 
tr.wy gyfranogi o’r Ûrwyth gwaliarddedjg efe Ŵ brofodd druçnn^; 
rwydd ; yná efe a wyddai tuWo _fhd vln W;a\tii ,tn idídedtyyddyeithi; 
yn ûaeuorolîii allai refe amgyfiröd pd bdtlr a- feddylid wrt,h 44p4,^ 
wyddẃèh, na’pha beth:<ied«i tìa ; eitbr vn aw r efe a’h'gẃyr trwy 
gyfèühyniad ; yn awr Henuir ef- a thri&tŵfh 'a tiir.ueni, yn a"T èfe 
íi/wel y gWàhaniaeth rhwng ei Refylla. Iflaen’orol a phresenno },, ,u 
pbë. gellid trwv ryw fodd ei adferyd i w Sefyllfa gyíit.aP,;e/ef a 
fyddai yn bar<»d r’w mẃ’ynhau; oyr iin fath âV d,yu nji iwefódd 
-ŵpjoéd olemii. Gadaẃer i\r dy.n i ba un <y ba h ( »ìl iẅydfertbwcà 



l'DGOÜR ssrôŵ 


m 


g&lètin'T ÿri cáeî eî díìaO'bTypu, a’t' lítWila 1 fn èiîrtéd me'wtì'tyTf'y'H-' 
wchi gaèl'éT amddìfadu o’i fna’íttrföl ■' < iD'öw r n tnomeDt, ák l d»r* 

a\riad llygad ; y fath gyfnewidiaJ fyddai liyn 'iddo ef; tìi wyddaî 
etì'AeS ddiẁ Rin : dywvllwc-h <tV bîáẃì, »i 'dìbẅliodd erioed yr 
eg^yddor; nid aeth erioed i mewn i gyfrèS'' èi ddryohfeddylitin, 
Hyd’ 'íièá y 'dáèth tywŷTlwch arno ; yiì awr efè a alí arûgyffrèd tnai 
ýtíVFŵ'ri£%' hOdTrhii ynddò «tìtvaith oédd goleóni. Yn ẃwrf ftièdd 1 
eféjpe gall« n OiVd yti nnig gaèl' fy ngolẁg yn <vî, mi a ülltftDet 
gwéirt'Ẅfaẅ'ro^Tj Oanys yr wyf yn' dèâl'l y éyfoj byhiád ; adferẅfhr (î 
yn ol ëttO i fÿ tìgblwjr, a gadêWch i ríii fwynhao y golèdìri òèthf 
gènÿf mvtraVrlí ; gadewc h i mi sylldretmu ar v eithredoedd y grèad- 
igäeth, gàdeẁ'Lfi' i tni ’edrỳch ar i»u hýîrydirch 1 drnehefn, a'mÿff íi 
foddlonirj a’m îlawenydd a fydd Vn : gyflawn. Efelly V¥ òedd 
gÿdâg Addá; gudawor i’f ffordd- gael ei phárotoî er ei brynedigî 
aétb, a phryiièdigaeth ei hiliogadth, ah' holl greadigaéth ag sỳdd 
ÿn griddfàn mewn 'poen atti gael ei gwaredw; grfdawòr ' iddynt 
g&ël' ^éu' hàdferyd yn ol etto i’r hyfra 1 gollasant trwy y eẅyíö'py & 
tìẁÿ áWTdant yn barod i’w werlhfatrrogi. ’ : 

(/-* Dnrliatr ) « l ' ' 

fi - ■ ' 

i!)íVí/s{f 

DY^-PPIAD DIANGOL SAINT Y DRYSORFA YiMFUDOL 
igoflj; i / I’R DYFFUYN. 

M , À~Ẃ' ; ÿtì ddywenydd i ddárlleu y'n y “ Star’’ am Re.gfrr M. y 
nýthÿb 1 a- 'ysgrifi-nodd yr Hennrimi F. D Riehaids o Ddinas y 
Dlÿii Haîéií Fawr, dydÔiodig Me li 30, yn rlíod«H Iianès am ddy- 
fcẂikd‘ diôgèl' V Saint a- ymfudr ycî trwy V Drysorfa Ymfudol Bar- 
líshte, 'i’r Dytiryn/ G!áfódd r ÿ cẃmnToeàd eu*.Toe$awi i meẅn, c’r 
ÍAÿWý'ddiotì ' 'B. Young aAV. Rííohâids, ac ereill, yncliyd á’r c-òr 
pfèsjýn'eu'blneuori. Wodi cyrhaed.ì TJrth'U S<juare yn nglwnol 
strh'màgnelnu a 'sain swynol peroriaeth, nnbrohn vd y dvtbd#»id 
grtö y Llywydd íîrigharn Yoting vn lhirdd bv vvd , hed .1 wch , »o 
ráêhawdwriactîi. (imu'.th' dyfodiad v brodvr,o L!oegr..&C/, gryn 
gŷ(Fro?d trwy y ddinHS, a bydd coíio hir am daro. . Yr oedd tìy.th 
Donddèg yn y Dyffryn yr titnscr hyir.y* a rysgwylir. P. 1*. 
Prátr, A. Lvro;*.n . a C. t>. IUeh i fhd yno ar y cy ■utai'-o Ra.gfyr, pan 
▼ Tiÿddÿ Denddeg fill ymgliyd nnn ;»itlv vn rîit;g..r, gy.da’r. eithriad 
'Orsón >l?ratt,' yr ìiwn Bydd wedi niyned i 'Vavhiíu;ton. Gudaw- 
♦dd ỳ cenad«h î Ijocgr a galedydd croill, odMèutu y löfed.o Fedi. 



m 


L'JUGOftN SEiON, 


Mae y tywydjd boiì. yn dilyrounoLiawnj ac y mae yr . y chyà'rg 
\vla^v yiio jvŵ1ì troi yr .hiu tynioeracjty yr byn a aibosodd i rai gael 
eu, pwympo ,g.iu y coleaa-inonbus. . Vr oedd y cwmuioedd ar y 
gwastadedd yn 4yb.ro . i raewn yn. barhaus, ac yn hysbysu t’od 
cwmiijoedd y biodyr Kelsey a’r I>e La Aiíiie, y rhai a gyncwysent 
y neiri^nptiu, at wneyd siwgr, gyda eu gilydd, a’u bod yn agos i 
Bridger. Y mae 23 iau. o ydiain, aìlwYth o fìawd, wedi eu dan'. 
fjOn i’\y çyfar/od. , Bydd yr ycb.wanegiadau uchod o.t nerth Seibrr, 
yn effeithiol iawn er llwyddo y gwahanol sefydliadau: Mae-'iF. 
D. Richards ac Eiastus Snow ynbwriadu myued, ar ol Cymman- 
fa mis Hydref, i swydd Haiarn, i edrych ar ol y gwaith haiarn 
n’r gwaith glo. Dymunà ý brawd Richards ei gofio at y Saint 
ac ,ad4ayya ysgrifonu eito. 

•‘Sítîun' > — 

YE. f: UnaOUN” WYTHN'OSOL. 

\ : i - : ■ O • 

Mae vr auiser yn awr v»rth y drws pan y bydd i’r Udgorh 
ddyfod allan bob icythnos , yn lle pob bylbefnos, fel yn bresennol. 
Hyderwn y bydd i bob ymdrech gaei ei wneuthur er ei liwylusu, 
feü y byddo iddo heíyd ar yr un pryd gael cylchrediad helaeth- 
aeh. Os bydd i ni lwyddo i gael cylchrediad helaethach, byddwn 
yn alluog i osod rowy o lawer yn yr Udgorn nag a osodir yn 
breseunoi, a hyny hoj yr un arian. Mae llawer iawu o newydd- 
ion-o'r.Dyffryn yn eiu tlwvlaw, y rhai a ymddangosant yn argr-a-ff- 
edig mor fuau ag y bo modd. Y mae cymmaint o honynt fel ag 
yr.ystyria y Star yn anghem heiuiol i wneuthur Uyfryn i ddyíod 
allaii gyda y Star, er eu cynnwys. Fe gaiff y Saint weled rhai' 
pethau yn dyfod allan ag a wna eu synu ; ac yr ydym yn eû 
rly-'byddip i fod ar eu gwyliadwriaeth, ac i weddio Duw am gael 
Ysbryd deall a doethineh, fel y gallont amgyfiied a chredu y 
ji.ethau byuy ag y mae yr Arglwydd wedi eu lîefaru. Cawu 
weicd y pr.yd hyny pa fainl fyùd yn cre.du y Beibl ; canys y mae 
yr Arglwydd yn myned i Udangos i’w Egl.wys ae i’r.byd pa beth 
syddyn ol y Beibl. Nid yw y bvd yn gallu deall y llyfr hwcw, 
ac y inae llawer o’r Saint heb ei ddeail yu gwbl. 

Bydd byn yn galondid i ymdrechu gyda’r Udgorn irylhnosol,aG 
i’w daenu mor gyfiYediuol ag V bydilo posibl. Buided i bob 
aelpd yn mblith y Sai.it i dt'iioio ysbryd gwerthu i'w liryndiau a’i 
gyimnydogiun, ac yna yr ydyin yu gwybod y gwe: tliir Uawer yts 



UDCOtf-N SfeTO V. 


40 1 


ychwaneg nag yn hresennol. Bydded iY Lîywydoion o bob 
gradd gymiberyd hyn dan sylw, ac ymdrechü gosod pawb ar'waíth 
i wertcu yr Uogoun a llyfrau e-reill, yn ystod y fiwyddyu ddv- 
íodol, a bydded i ni gael guybod gûn Lywydd neu Ddosparthwr 
pob'Cynnadiedd (a phob Cangen yn y Gynnadledd yma), pa niTer 
a .aìlaBt weithu yn fu>;/ y flwyddyn nésaf; ac erfyniwn gael 
girjybod o bob mau erbyn y -2üain o Ragfyt (sef dýdd Nadolig) ; 
a llena fyddwn yn caei uu wybodaeth, byddwn yn anfon yr ua 
nlfec.ag arferol. 

RHYiiYDD. 

!Ríai-; ariau y Drysorfa Ymfudol i fod i mewn yma eibyn dydd 
Gwener, y 24ain o’r rais Iiwn ; au y mae y Cynnryehioliad hanner 
hhjnyddol i fod i mewn erbyn yr ail ddydd o lonawr, yr hwn sydd 
i gael ei wneyd’i fvny byd ý dydd olaf o Ragfyr. Yr hyn sydd 
yn ofynol ydyw enw y Gynnadìedd, nifer y Cangenau, Arclioff- 
eiriaid, Henuriaid, Offeiriaid, Athrawou, a Dìauoniaid ; befỳd pa 
faint sydd wedi eu tori allan, a’u bedyddio, ac ẅedi raarw ac ym- 
fudo, oddiar pan y gwnaed y Cynnrychioliad o'r blaen, yngbyd 
á r cyfauswm o*r aelodac, a’r swyddogir.n a’r aeiodau gwasgared- 
ig. Gofaied pob LlywydÛ fod hyn yn cael ei ddaöfon yma mewn 
anaser. 

Mae o Lywyddion Cynnadlcddan yn ymfudo y iro nesaf, — 
Abednego Jones, Llywydd Cynnadledd Ijlttuelli ; WiUiam Parry, 
Llywydd Cjniẃàled’d Sir Filint; a John H. Davies, Llywtdd 
Oynnadîedd Dy tfryn Conway, oir-d ei föd ef yn bresennol wedi ei 
ryddbau i gaeì talu yo.weliad â'i bérthynasau. 

llHrBYDD DNWAlTir etto.*— l’t\wb ûg sydd vu bwiîadu Ym- 
fudo y tro nesaf gyda’r Cwmpeini deg pumioedd, bydded iddynt 
ddanfon £5 yr un yma ërbyn y lôfẁl o’r mis hwn ; 'liefyd eu 
beuwau, eu celfyddýdau, a lie' y ganwtd hwyut. Cofled pawb 
fod eisieu y £Ô hyn hebla\v y £1 ó’íiaeu-díl!. 

W. S. PllILjdlPS'. 

14, Castle St., Mei tfìyr, jv’..aç (V, f S'r» 

Ow Y, — Er pan ysgrifeüais yr i.cbod, y mae y Lly#ydd S. W. 
lUcUards, wedi bod yn ymweled âni yn Mertbýr.; acar ddýmun* 
iad amryw o’r Saint, caniataodiV Fini gael dünfon cẅmpéinì y 



m s 


V OôORN SEIOPí. 


Dnrsorfa Ymfudol, a'r <cwmni dög pumioedd, yr im pryci, sei' ra 
niu Chwefror; a bydj vn «ìdoet'h i'r ytäftid\vyr yinJrechu bod yu 
baroJ erbyr. Jechreu y niîs hwnw'. W. S. P. 

TRlÌî.f AîlÊDD DUW. 

Û'UÄLLEIiU.'D O SALM 'C5STVI. 

Ton— ‘‘ S.w iás Jioy.” 

ln’RCMEFWí :i fawl i’:; Argl>- yJ.J Dtluw. 

Daionui a ti.ru;-. vrog yw : 

Cydnfor. 

Moiwn Diiuw 
Tra fom byw ; 

Tra tbeilwrg y w, 

A’i drugaredd bt-ry feyth. 

Ei enw taenwch maes heb goll, 

Efe yw Dr.w y duwiau oll; 

Molwn Dduw, 6cc. 

Clòdfprwch ag nn llais ynghyd 
Arglwydd yr arglw yddÌTgyd : 

lüíoiwn Dduwjòtc. 

Yr hwn â’i ryfeddodau mawr 
Ä wna i grynu’r uei' u’r llawr : 

Molwn Dduw, &c. 

Yr hwn a greodd uwch ein pen, 

Mewn raawr ddoethineb, nefoedd wen 
Molwn Ddnw, &c. 

Yr hwn eètynodd làn mewn hri 
Y ddaear uŵch ei dyfroedd hi: 

Aíolwn Dduw, &c. 

Yr hwn wnàèth yn yr entrych fry 
Oleuadau mawrion lu : 

Moîwn Dduw, &c. 

Yr hauî i róddi yn ddiludd 
Ei oíeu hyfrydyn y dydd.:. 

Mòlẃu Dduw,5cc. 

À’r lleuad glaer, a’r ífaglawg sêí, 
î’r dyweîl ríós roi llewyrch tSr: 

Molwn Dduw, &c. 

Yr ’nwn darawodd yn ei iid n > 

Yr hynat’ hâd drwv A r Aifft i gyd ; < ' 

Mol wu bduw, &<t. 



DÖGORN SEION. 




Àc er Sarha.l ar Fharaoh c;.r* . 

Odd'-y.iu* ẅvK'»û J ísfrae.l inaus; 
àiulwii L) d u w, &ìc, 

Tr bwn a baroiltì, niewn moàd clau, 
l’r gwridjToeb í'or yníìîtìlitî’.i dtlau ; 
Mulwu Uduw , &o. 

A dygodd Israel trwyçdd, rhwng 
Y rnunau mawr o dòuau hlwng; 

M olẃn ut\ u vv j' &'c . 

A chla'J líocid .P.hjitaph ij’i t í^ croph, , ] 
Yn nryiliad mftnan v f.jov Coch ; 
Molwn Uihiw, &c. 

Ac a dywysodj'dr èu t'iitl/ 

ÍIi bobl trwy'r îj'n^iiwch t.’Adth ; 

Aì o 1 \v n D (1 ü w c . 

■ 

Yr hwn darawodd Md y llawr, 

Mewn br'wydruu, Tüwer b/vuvn tnawr 
M o i w u D d ù \v , Sìc. 

A chwympo wnae^h yn m'ie& y swaeih 
Freniiiotv,dcl enwog dan e : draed; 

Molẃn Dduw v ésiỳ. 

Dyrachwelodd i>elicn dd; \vv. \ i wyr, 
Lywyddent v» Aw.o.-aîd'i : ir; 

McÌw n î)du\v, ác. 

A’r brenin Og, yr aiifertìi gawr, 

À’i ryínus lu, ;i d'rawudd T<t\Vr ; 

Moîwn 'Dduw, &C. 

A'u tirpedd helaeth, yc? ddigoll, 

Y n eti t e d di a o( h , n > tUT e s , o 1 1 ; 

Âìoîwn L)du\v,(kc. 

Yn etifeddiaeth idti ei was — 

I IsraeÌ yn «irigi'a fras; 

JMplw.n Didu w, 5ìc. 

Y'r hwn, o’i fawr dos.tu.ri’n hae/, 

A'n gwelod.l ;. n cin cydw.r gwael 
Mpi.yn Odtiw, 5cc. 

Ac a, jy rjiyddjiaojd y,n dcìilai 
Ö orth^’Pfniji^awr yr Aifftaidd iau. 
Molwn Dduw, Scc. 

Ÿr hwn ddi.walla-yniddidlawd 
Ag ymbortŵ addas böb rhy w gnawlD: 
Alẁl.wîu iDÜjiw, &e'. 



404 


'ÜOGOHN ‘8HION. 


Gnn lîvny, nnwn mewn un llef, 
I foli Arglwydil D-luw y uel': 
Moln ti ü«l ihv 
Tra ('om V\/»y ; 

Tra tú i eihvẁg;vy/, 

A’i drugaredd bery byib. 


A MH Y WI AK TH A Ü, 8cc. r ? 


N.jp yw dynion.cyfoetbog, mewn gwirionedd, ond ymddiriedol- 
•wyr dros yr an«henus, ao edrychir arnynt lelly pau ehyir bwynt í 
roddi fcýfnf/ 

Byddaí clodydd yn wertìifawr iawn, pe byddent yn ein cyn- 
nysgaethu á’r riiagoriaethau ag ydym mewn anghen o honynt. 

(^to.-rMewn Uyt.hyr oddiwrtb G..A. Smith, hysbysir fod' 
gwythien newydd o lo wedi ei dargaufod yn Swydd Haiarn, yn 
Nhî'riögaeth l)táh,yr hon sydd bum íroeufedd o drẃelr, ac oddeutií 
anilltir yn agosacli i’v gweithiau haiaru uag un a gafwyd o*r blaeó-1. 


Taliadau o Tacii 26 îîyd Ríiag. 9. — Sir Fynwy, £2l;,Fen- 
íro '’Öglbddol, £3 ; Sir Ddinbych, £3 ; Caerfwddin, £3 8s 9c ‘; A 
Dinasi l-Os; 'Lîanílltyd,. lOs, ; Llanlabon, 5s; Cwmbach, 4^1 V2s'; 
Aberdar, 9s; Aberamman, I2s; Hirwaen, 3s. 3c.; Pvymni, £1 
6s6c; Georgetown, 15s; Ffynr.on Tydfil, ôs; Troedyrhiw’, òs öc; 
Joseph Rogers, 2s. — Cyfanswm, £18 4s 2c. 


CrMMANFAOEDD.— Cynnelir Cymmanfa Sir Frycheiniog, ar y 1 
26ain o Ragfyr ; Merthyr, ar yr ail olonawr; Sir Fynwy, yn 
Nhredegar, ar y 9fed ; Abertawy, ar y löfed ; Llaneilì, ar y 
‘23ain ; Oaerfyrddin, ar y 30ain ; Aberteifi, ar y öfed o Chwefror ; 
Penfro Ogleddol, ar y 13eg; Penfro, ar y 20fed. 


‘*D. D." — Mae V geiriau “cyfammod newydd" yn eithaf cyẁfr, 
ac ỳ mae yr hymn 25 o ganlyuiad yn fheolaidd. v ' v . ' ■ 


Yr ydym unwaith etto yn dyrnuno ar ein brodyr i ddod i » 
hoi y llyfrau a rwymasom iddym* cyn yr heneiddiont ormod. 


« ^ J.7,— Çotìed ein Dosparthwyr na fyddwn yn.gwerthu Llyfr ;J 
Mormon, Atb. a Chyf., na’r Llyfr Hymr.au, heb eu rhwymo. 

Cpfied y brodyr fu yn addunedu , clirio dyìed y llyfrau, 
aas geílif cael y tair'Ò. os na fydíl vv arian oH yn ein llaw ni am 
12 b*r glbòh car.ol dydd y 31aiu o Ragfyr, o bella'f. Gwell /Vdd 
eu cael yn: gynt. Gwýddom abi iaẁer sydd yn sior o gýtìawni etì 


ha44»De4* 




i 


Anfoper pob llythyron,;yni çynnwys eirchipn a thaliadau, ^ 
J.y/ffi JtywSf jPpqtgr f Johns Çtreètç C't’o^eíorí?n, ^ ^ ^ ^ 

■■t't sì éÀ-H-é'i i! \ 



UDGORN SEION, 

í: ì /•'•■ ” • ■ ■ ■ i ' O: . ' 

N BU 

^ei’íìt k .#aíut. 


. • . . . • : ' • 1 •■•« :•'' -• lít 17^ 

Rhif. 26.] RHAGFYR 25, 1852. [Cyf. IV. 


.Jayooil o íi;.ilvn:. i! • 'fiit C! . i • .. v' • . i ■■}■■■• • i r b mÍJíinygyc 

PREGETH ANGI.ADDOL GTFFREDINOL POB SANT 
A PHECHADUR, YN NGHTD A’R NEFOEDD A’R 
0DAEAR. r . 7 -i, : 

OAN YR HENORIAD ORSON PRATT. 

A draddodwyd yn y Tahernacl , yn Ninas y Llyn Halen Faxor y çr 
y 25 ain o Orphenaf y 1852, ac a ysgr fenwyd gan G. D. Watt . 

(Parbad o dad. 399.) 

JÇr mwya dangos i chwi effeithiau echryslawu y cwymp, nid yvr 
jo anghenrheidiol yn unig i ddweyd i’r hen dad Adda brofi y 
gosp hono, a rhoddi ei gorff i lawr yn y llwch; eithr y raae yr 
holl genedlaethau oddiar yr amser hwnw wedi profi yr un peth ; 
nc y mae genych chwi, a minnau,a phob gwr, a gwraig, a phlent- 
yn, i.ddyoddef y gosp houo ; hi a weinyddir arnom ninnau, a* 
felly y mawrygir cyfraith Duw, y cyfiawnir ei eiriau, ac y caiff 
•yfiawnder ei gofynion. Nid o herwydd ein pechodau, yr ydym 
yn marw ; nid o herwydd ein bod yn troseddu, yr ydym yn 
raarw ; nid o herwydd y gallwn gyflawni llofruddiaetb, neu lad- 
rata, neu yspeilio, neu gymmeryd enw yr Arglwydd yn ofer ; nid 
y pethau hyn sydd yn dwyn marwolaeth y corff; eithr pechod 
Adda sydd yn gwneyd i’r plentyn bychan farw, sydd yn gwneyd 
i freninoedd, tywysogion, a phenaduriaid farw, ac sydd wedi 
gwneyd i’r holl genedlaethau farw oddiar ei ddydd ef i lawr byd 
yr amser presennol. Ai nid ydych yn tybied y dyíai fod rbyw 
ffordd er ein gwaredu o’r drygfyd arswydus hwn ? ni fa un llaw 
genym ni yn nhro 6 eddiad Adda ; nid oeddycb. chwi a minnau jup 
26 



<(CÖ ir.ûORN SEICN. 

ri! cvfrano"i o liono ; pitlir cin tad rr.awr oodd rr hirn a'i 
gwuaotli, a uinnau ýdym > ) Jyoddef yr effcithiau o hono. : 

Ai'ni ali ihai o ddostir . rneddygol yr oes— rliai o feddygon a 
doctoriàid mawrîon ein d/dd— ai'ni ailant hu y ddyfeisfo rííÿir- 
beth newydd a wareda hiliogaeth Adda rhag y drygfyd arswyiíu» 
hwn ? Nid vdynt wedi gwneyd liyny elto. Yr oedd Dr. Brán- 
dreth yn cyinn.erad'Vvó ei feddýgiiìiaet'li at bob niáth o gleTŷdau, 
a dywedid hyd V nòd' ei Voá“lrwÿ >î ' gallù ýn gyru agérfadau ; 
•ithr nî ẃniièth üh iiýn ýn a’nfárwŴT; 'ni acliúhódd un.dyn ; ác y 
mae vn' ámmheûs'i'r eithaf—ý ni'aëyn sícr nací 'òes.un dyn yu 
y ìnarwÒlÒéB ywia erîoeâ ŵetli' diírganfod y fêddyginiaeth ‘h'ouo 
ag á’n'gwaredíi'rh'ẃg yr efreithiau Òr9ẅ ; ýdús hy'n a drosglwycidwyd 
i la'wr o’n’tad 'Aílcia hvd 'y -prýd' liẃn. ‘Y maé meädyginiaetn, 
«ncF lird ỳiýẃ i’ŵcháel yn rtgliÒfres (tý( l eisiaáf ú aýn ; jpdyàytr 
i’w ctiíel ýn yiii'ýsçíài'dedd y ddaéárýneü i’w chToddio o unrhy w 
fwugíoddiau ; nifl'ydy'w i’w jrhwrcasu ag aur Caîiffornia, neg drý- 
«orau vr Ihd’ià. í’a heth ydýẁ,’ a pftä load yffarganfydjíwya Ki > 
Y' : 6ód hwtiẃ ág äTwria<ith 'däýn, 'ag á'í' gŵuaetti ýn anfarŵoý a 
thtagýẁýdâoiýy Ö'oA ẄẄ' y/Aâ 'ft , í''ryäw>á'' ÿn ‘ llawn irûgárépd, 
Tìj gýhtŵl â chỳfiawnúer, ac à ddert|»ys ì’r hóll 'gréadigáeih %i |ôd' 
yn fjditw trngarog, yri gystaì â Ìjúŵ- cyfiawn ; TT fe oetld yr 
hwn a ddarganfyddodd y feddyginiaeth ryfeddol yma er cçijiw 
dynolryh- J'hag eiicìfliîan y fafẃ'oíáýth dragvwvddol lion. Ònd 
jrá'hryti'y niftê'hmf i'gáeT'erèhýtnliŵ'ýSo ? ÍNÎd yu unipngyrchol, 
oh'legid gwnclài rŵystro ei' áihc'aîiiòii Èf: pan'fydflí) y corff wedí 
mý«ed yn ol’ î’rŶlŵ'Cl),' ac : al-’oT i ddýn ìldỳódçtef ýn' ddigon fnr 
ŵtn 'ý 'peò’hod 1 ÿŵi-eifltìibT, yha' t ’K í fo a1"clŵg auán'i í’wyiiiiay holl 
hoen anfarwdldéfi ; lîfë 'a’ dAý'ŵed 'writi yngeu 'a.n beidìo ei nino 
mŵý ; ' Efe a sÿtfiá' yinaìili boH iýag/àu btidíar Òí ’lygaid,' otiTegýd| 
T’Ẅaèfyòfbaro'dl ŵ't'r'éíennbiàeh 'ëPyn ’jdrágyw î^i*. 

srHtí 'kf'e\ 'ògri^nUnt, & l th'rÌg i o"ÿri , 'ëi ẂeẄnnoYdeb. 

•Mae ỳ '(?«fkreáwr %aWr hwn 5J ýri 'grÿíacti ri?íg‘ arigeu, vb 'îẅt 

riA’f 1 'arigliéntll oc*livvs , laVn J riwnwa adaeth ì’r hÿn, ac a 

rrûrtsòd'o'dd hi' eì J ŴMl' rÌrigòHóíi ; fê^a’i halítudia' ef’ aìíàrii ',0* r 

grôàdîgäet'h hon. 1 Pá fódd y çwha hÿny? Ös maí'còsp ÿ ÿécho^ 

g\M*íddîhì ÿŴ’ tW^ý'^^hl’ysgàfriad côrÌF'ac ‘ y 1 s hi'ycf, 1 pa fo'dd y gat^ 

cítíàVrider pfá'ei òî s gò fvn i ò'ẁ'ÿaò 1 ‘ 'cì ru ga red’(í gaeí éí 'dàrigos ìr 
\f, . . .: U ,L 7 U‘aíl//' 1*1 '#'1» 4Y 

tfosiöddwr :' Y má'e uòrtTd, a'pha Fond r Trwy auwyn 1 sv rw^ei^ 

Ü'riiè-auöòig Fdh, F.i ab ei fyriẃes t*i liuri, ôÿrita/ anedrg' pob cre^ 

*■ . . t.: ■ vi iliöl '{ . ’ '4 '• O IV 1 a 



CDGGRN SEION. 


4k!7 

a«lur, gan dçlaî vr encdigaeth t'raint dros bob creaòigneth a greodd, 
a dal Rllweddau iachawdwriaeth drns ö!i vnau o j'ydosdd fel hwn ; 
y uoaè ganddo hawl i ddyfod allan a dyodcief y gosp o farwolaçtli 
droà feibion a merched syrthiedig dyn, Efe a gynnygiodd ei 
fywyd ei hun: êbe efe, Dod, n)i a ihiyoddefaf farwolaetb, er nad 
haepdais hi; gad i mi ddyoddcf gofyuinn y gyfrailb.. V/ele fi yn 
ddiniwed yn dy bresennoldeb ; mi a gedwais dy gvíVelthiau yu 
wastadol er dydd fy ngenedigaeth yn mhlilh dy greadigaçthau., 
trwy oesoedd myncdol i waered liyd yr auiser hwn; ni fum erioed 
rnewn gwrthryfel á'th oychy raynion ; ac yn awr mi a ddyoddefaf 
cjros iy mr.idyr a’ni chwiorydd : boed i’th gyfiawoder gue 1 * ei 
faẃrhau a’i anrhydeddu ; dyma fi ; gad i tui ddyoddef gofynion y 
gyfraithj á boed i furwolaeth a’r bodd roudi i fynv eu bysghfaeth, 
a boe«l i hiliogaeth Adda oll gael eu r'nyddbau, pob enaid o hon- 
ynt yn ddieithriad. Dyma y iTordd y mae cyfiawnder yn cael ei 
inàwrhau a’i hanihydeddu, ac ni all neb o gieadigaethau yr HoJl- 
alluog achwyn am dano, nad ydyw wedi ateb golypiou cyfiawnr 
der; ni all un bod deallgar ddywedyd, Chwi a wyrasoch oddiwrth 
eich geiriau. Cyfiawnder a gafodd ei gofynion yn y cospedig- 
aelhau a dderbyuiudd Mab Duw, cyu bei.cd ag y pertbyna, 
trôsedd Adda. 

Mi a egluraf ychydig yn mhelîach. Cyn btdled ag y perthynÄ> 
}• troseiíd hwnw, holl drigolion y ddaear a achnbir. Yn awç 
deallwch fi yn gywir. Os oes rhyw ddyeitluiaid yn bresennol ag 
nad ydynt wedi deall golygiadau Saint y Dyddiau üiweddaf, 
dyiitunaf arnoch i ddeall nad ydym uiewn un raodd yn cyfeirio 
at bechôdau personol eín huiiain ; eithr cyn belled ag y perthyna 
pechod gwreiddiol ein tad Adda, y raae genych chw i a roinnau i 
ddyoddef marwolaetU; a phob gwrryw a benyw a fu bywr erioeh 
ar y ddaearen hou a waredir o’r pechud hwnw. Ar ba aimnodau? 
Atebaf, nid ar unrhyw amrnodau o’n tu ni. Oud, med.dai un, 
hwy ddywedant yn y 11 e o ba un y daethyin i, y dylwu edifarhau 
am V pechod gwreiddiol. Ni waeth genyf fi pa belh a ddywedaat 
wrihych, chwi a waredir o’r pechod gwreiddiol licb ddira gweilh- 
redoodd pa bynag o’ch tu chwi. Bu yr Iesu farw er eich gwaç- 
eau o hono, ac yr ydych mor sicr o g«el oich gwaredu, â’ch bod . 
yn byw ar wyneb y ddaear hon. I)\ma y fath o brynedigaeth, 
gyflfredlnol y mae r “ Morinoniaid'’ yn gre lu MiJdi, er mewn uu. 
ystyr o'r guir, y oiae yn fath gwahauolo brynedigáeth gyffied- 



r»ôÒRV éfeihtf. 


' 40 % 

ìnò\ ' lfòVi t bu y cenocllo'edd vn ar ferol 'o ’ w fŴ 7 dbt\ví 

T ! uf* ỳtf ýfédu‘ fn míiry uedigáeth gỳ ffredift ol ' !i(?lî TẄàẀ-]iŴ&à^ ü Ẅ'o- 
’ítenyoläôfi : Drw, ' oyn belled ag ÿpertbyná peŵeääti^'ÄtÌtPa.^íî^y 
» gant waredigaeth gyffredinol o’r bedd. Nid yw wahaŴàéftl^pa 
'^ftW ddẀgíönns yr ydych ; ’os ydych wcdî 1 1 oír n ddi d ^lidfí ' ÌÍJ y d d - 
# háú eíŵbýwyd, a chyflaw ni vr holl hechòdati y cÿfWhfellhl 4 trÄwi 
^âti' y dia'fol i’w cyflaẁni, chwi a gewch adgyfodiad j^ëréh fstötyà 
á ftdférir i’ch corö*. Pe ua ddaethai yr Iesn, ni a hunâsfetìl rdfyn 
• ! V bedd ; eithr yn awr/pa mor tldrygiönus liynág y'gàlWn Fddy os 
"■■âwn i ẅáered i’rhedd ^an gablu enw vr ArgÌTr-ydd, ÿr ÿdy'tòAöoc 
‘'sTẁr o . ddyfod i' fynv drachefn â*n bod yn rhynöd r Waerddyho. 
Hyn sydd r.id ras hfeb wêUhredoedd ; y mae hyn oll yrt , tìÿîod 
ä oddiamgylch lieb weithreddedd o dn y creadur. . Jó 
h Yn awr. gadeweh’ i tii aros ar bwnc arall wrth ■ fÿntM’î b^îbio. 

Ai ni wyddoch ch.wi, fy ngwrandawwyr, fod cyfiaîth arall ŵedi 
•i'ëi rhoddi et pan aeth dyn yn fod marwol ? Ai LlýfiP Morẃon 
'■ ydyw ? Naget Ar ol i ddyn fyned yn fod marwol, rhoddodd 1 yr 
Arglẃydd iddo gyffaith arall. Pa beth ydoedd ? Yr^ýâyehyn 
awr wedi dyfod i sefyiìfa ag y gwyddoch dda a drwg trwỳbrdfiad, 
ac wi a roddafi chwi gyfraith gyfaddasedig i’oh cyfiwr, medd yr 
Arglwydd, ac yr wyf yn gorchymyn i cliwi yn awr ua wnel-och 
ddrygioni. i .. 4 '-- J7Ii 

Pa beth yw y goRp ? Aü farwolaethi Pa beth yw hyny ? 
Ar ol i chwi gr.el eich gwaredu o’r bedd, a dyfod i brfesehööldeb 
Duw, chwi a geuch sefyll yno i gael eich barno ; ac os byddwch 
wodì.gwneyd cirwg, chw i a alUndir yn dragywydd o’i bresenhol- 
deb— gortf ac rsbryd wedi uno ynghyd ; -dyaia yw yr hyn ri ; eiwir 
yn aíl fai wolaeth. Paham ei géiwir yn ail farwolaeth ? O her- 
wydd mai ysgariad cortf ac ysbryd yw y gyntaf, a’r aiì sydd-ull- 
tudiaeth yn unig — myued yn larw, i hetliau cyfiawnder; acnDögyg 
ag y sylwais cisoes/ lle hynag v niae bod wedi ei osod. yn y fath 
sefyllfa, yno y teyrnasa perö'aith dmeiji'; ni waeth lle y gosodach 
•hwynt; gellwch çymmeryd rhyw un n’r bydoeUd nefol, a^osod 
inilivoau .aXodau-.yno ag ydynt yn feirw. i gyfiawnder, ainpha 
eybyd y by.dd cyn y gwniint beríTaáth uflTern o hono? hwjy a 
wnaent uílern o unrby w nelhe-Jd a wuaeth yr.Arglwydd erioed. 
)'Yr uil farwolaetb yw,-ry gosp gyssylhiedig á’r gorciiymyü a 
, oroòdwyd i hiliogaeth Adda, luy.* JS'a lomw.ch (Idnyrfiioiù ;■ canys os 
. poiàlwch gwneutliur drygioni, chw» jx waredir,oddiwxth droiwdd 



V&OORW 8B10W. 


Àâáa, ac a ddygir yn ol i’m presennoldeb ; ae os na pbeidiweh 
■wneyd drygioni, chwi a gospir â dinystr tragwyddol oddiwrth fy 
mhresennoldeb, ac oddiwrth ogoníant fy ngallu, medd yr Ar- 
glwydd. 

Eithr, ebe «n, y mae Efe mor drugarog, fel na roddai y fath 
,gosp arnom. A welsoch chwi ddyn erioed a ddiaugodd rhag y 
farwol,aeth gyntaf? neu agafodd ryw obaith, o hyny? Naddo; 
nis gelipcbrj gaçl, ineddyginiaeth i’w rwystro ef rhag tnynéd i 
3awr i’w fedd. A fp rhy w ddiangfa i rywun yn y 6000 blynydd- 
oedd a aethant heibió? Yn awr, os bu yr Argìwydd yn ofalus i 
wneyd pob gw?*, gwyaig, s jphlentyn i ddyoddef cosp y trosçdd 
f-yntaf, pa fodd ytyb^wch fcjiwj y geilwch sefyll yn ei bresennol- 
deb, ac edrych ar ogoniant ,es allu, a chael bj r wvd tFagywyddol a 
dedwyddwehjip.an y mae. wedi dywedy.l wríhych y caech' eich 
alltudio oddi yno, ac. y cawsai yç.ail farwciaeth ei rhoddi arnoph ? 
Am y cyffroad cyntaf, y .mae.Efe wedi gweinyddu cosp y gyfraith 
hyd at y llythyren ; feUy hefyd y gwna efe yn yr ail, ac nid oes 
diangfa. Ebe ua, ai nid oes; diangfa ? Nac oes; ddim.mor bell 
ag yr ydycb chwi yp ,abl i ddarparu. Eithr mi a ddywedaf wrth- 
ych fod gwaredìgaeth i ddyn o’r ail í'arwolaeth neu’r gosp hcn, »c 
y niae yr Arglwydd yn aro9 yn ,F od perffaith ac uniawn, a’i gyf- 
iawnder yn cael ei fawrhau. 

Y mae ffordd o. ddiangía rbsg effeithiau troseddiadau personol 
eich hunain ? eiihr.f/ ; mae yn v;ahanol i’r waredigaetli oddiwrth 
bechod gwreiddiŵl Adda. Yr oedd y waredigaeth oddiwrth y 
pechod hwnw vn gyffredinol heb weitbredoedd, eithr y mae r 
waíedigaeth oddiwrth bfccho.dau personol eieh htmain yn gyffred- 
inol gyda gweithredoedd o -du y creadnr, — yn gyffredinol yç ei 
natur, o herwydd ei bod yn rliwydd i hawb, eithr ddim yn eael ei 
derbyn gan bawh. Nid yw yr iachawdwriaeth, neu y waredigaeth 
•oddiwrtlì eicli pechodau eich hubain, trwy rad ras yn unig; ▼ 
inae yn gofyn ychydig o weiíhredoedd. Eitiir pa beth ydyw y 
^gweitlíredoedd ì ' Y mae Iesu Grist, trwy ei fanreiaeth a’i ddy- 
oddefiadau, wedi ateb y gospedigaeth. ar yr ammod o fod i chv i 
gredu ynddo, ao.edifarhau arn eicli pechodau, a chymmoryd eicn 
hedyddio er raaddeuant o honynt, a derbyn dawn yr Ysbrvd 
<Grlân, trwy o6odiad dwylaw', a pharhau yn ostyngedig ac addfwyn, 
ac ymbiigar, hyd oni eloch i lawr i’ch lieddau : ac ar yr ammod- 
ẃìu byn, yr lesuia ddadltuia drosoch gerhron y Tad, gan dd.ywed- 



DJDDOR If"08®t0 If . 


yd, Ö Dad, aiyfi a /um farw :nid dro« becfeod Atîds ÿiiîumg,«Jŵr 
dros böcbodau yr ; holi fyd;:yn .gjmrnaint ag y credarvt yn fy:£d*- 
enevl ; ac yp awr mae y pffrsònan byri wftdi edifarhau, y raaene 
#edi diwygio>eu buchedÄair, ac rwfoìi -dyfod raegya píátitibychain 
yt» fŷ ngolwg; ac wedi cyfiawni y^gweithredoedd a rŵldaìa iddynt 
gwneuthcir~^ae *yn. aw/r,;0 Dac^'boed id'dyut gii tî eu baohub' 
ag iachawdwriaeth dragywýddol yn .dy breseimoldeb di, ac eis- 
tedd gyda mi ar fy ngorsedd, megýs ag- y gorchfygais twn yr 
•isteddais i gýda thi ar dy orsedd ; a boed iddynl gael eti/dòroni r 
gyda’r holl rèd eanteiddiedig, ag anfaneöldeb a bywyd tragýwydd- 
»1, heb ea bwrw ymaith bythmwy. ( - • < . vsi 

Aî nid ydych yn meddwl, y derbyniai ý Tad apeliad o'r fath 
hyu oddiwrth ei ühig-ẃnedig Fab? Gwnai. Efe yvv ein Héir- 
iŵlwr ni, i ddadleu gerbroíi y Tad drosüy rbai a gydsyniant'â'» 
orchymyniony a ohyfreithiau ei Efengyl. Mae y ífordd yn symU 
ruor syml a rhwydd nes y mae llawer yn carau drosti ac.yn 
dywedyd, 0, nid vw hvna o un pwy.s, nid y w o un llesbad, hi fydd 
* un daioni i gymmeryd ein bédyddio mewn dwfr. Eithr po 
byddaî yr A'rglwydd heb ei gwneuthur argynlìun syml, wedi eí 
«hyfaddasu ialluoedd pawb, gallai fod gauddynt ryw esgus; eithr 
fel ag y mae, nid oes ganddynt tìdim: yr. oll sydd geaydi i 
wneuthur yw credu mai Iesu Grist yw Mab Duw,.trov,ym<a!Ìth 
oddiwrth eiòlì pechodau, attal gwneuthur drygíoni, gau ddywedyd, 
Ö Dad, o hyn albau raî a teidiaf à phecliod, ac a weithredaf 
weithredoedd «yôawnder ; mi ŵ ymdreohaf wneutlmr daioni holl 
ddyddiau íy mywyd; jr wyf yn tystio hyn ger. dy frou. y dydd 
beddyw trwy fyned í waered i ddylroedd bodydd, ac felly fvwvv 
yraaith yr hen ddyn, Vngbyd â’i weithredoeùd, a byw mwyach 
mewn neWydd-deb böchedd., Os gwnewch hv»r, yr ydy ch'/ỳr tm 
iuor sicr o gael eich gwaredu oddiwrib ejoh pschodau eich hunain, 
ynghyd â’u cospedigaetb,.a ehael eich dy.rcbafu i drigo ya.nrhre-- 
•ennoldeb Duw, megys ag y gwaredwyd ncu y dyrchafuyd ctjwî 
o ddyfroedd hedydd. Hyn yw yr Efengyl, ei hegwyddoiiotí cynt- 
af, trwy y rhai y gellir eich gwanedu oddiwrih eich pech>>daa eich 
bunain ; a rnaos o law daw marwŵiaeth, a bvdd .i chwi ytí. felys ; 
mae loesau pechod wedi peidio, a chwi a hunwch rnewu hedd,gaa 
fod wodî gwneuthnr eich iachawdwTiaeth yn ddiogel, ac wedi 
gwneyd eiclr- dyloáswydd yn < dda, fel y riiai hyny y pregottawn 
•u pregeth angladdol y boreu» hwn; ac felty y syiubiwch.yu 
nghw«g,gyda ohv tlawn sicrwydd ,; y deuwch i tfyaiy yn niorea yyr 
adgyfodiad cyntaf, gyda chortf anfarucd, fcl bwnw ag oedd; g»n 
Adda oyn iddo gŷrameryd o r lT<wyth gwaharddedig. Hyn ywyr 
«ddewid i’r rhai a* hunasatít yri yr feso. 1 : ' r » * oa 

Pan adawo ein hysbrydoedd r'cyrfí hyn, & fyddant fnwyyja 
ddedtVydd? Sid yn berífatth fellyi Pah-aso ? O'berwydd'dòd yr 
ysbryd ÿn absennol o*r coríf, nis gall lod yir herfihith ddediwýdd 
tfá ‘fÿ’ddo rhan ö'r dyn yn gorwedd yn ý ddaear. Pa fodd y gmll 
•y 3 dedwyddwch fod yn gyflawn pan na fo ond rhan ‘ 0 > r 'waredjg- 
aetb wedi eicbyflawnii ìtis gallwvh fod yn beftfiûtfa dde$kwyd& 



üwtanti-'smmn. 


: Hìì 


byà nes y «etvch dŷ newydd» 'Oiiwi a íyddẅfr yh'ddedwydc/, 
«hwi a Nddwch yn eaoiwyth y» mharadwys; eifchr ehwi a fydd- 
«oh o hyd va edrych am dỳ lle y i'ellwch fytieih i tnewja, a 
gweithredu megys y gwnelech mewn amseroodd gytii, nnd yti £wv 
petffaith, gan feddu galluoedd rbngorach. O gnulytiiad; fûaç>yr 
holl ddytìion santaidd a g ydynt wedi byw,;yn y dyddia.u gynt, 
wedi edrych yu mlaen at adgyfodrad eu cyrff; oblegtd y pjryd 
byny öq ’ gogoniant a fvdd yn g.ytìawn. 

Pa beth a ddywedodd Paul ar y pwnc bw'O, “■ Mi a yundreclìíiis 
rmdrech deg, mi a orphenais fy ngyrfa, mi a gedwaisy ffydd * o 
hyu allan rhoddwyd coron cyfiawnder i’w chadw i mi, yr hotj a 
rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, i mi yn V dydd hwnw.’’ 
A ; ydych chwi yn deall yr ymadrodd bwn ? j Cofiwch na«l oedd 
y goron hon arn ba un y ílefara Paui, yn cael- eì rboddi.-yn y 
dydd y byddwn farw ; eithr y mae i gael ei rhoddi yo y íli dyrfd 
humw "— -dydd ymddangosiäd yr Arglwydd; b.ychl yn caeir ei 
rhoddi i’r holl rai a garant ei ynaddangosiad ef ; dyua y pryd y 
caiff Paul ei goron yntuu ; dyna yr amser y eaiff y Sainta hunaiit 
yn ein dydd ni eu corouau — coronau oorfoleddi — coronau hreninol. 
Pa ddaioni a wnai coron i ddyn ag sydd yu úruenns ti gresynel ? 
Mae llawer o bersonau wedi gwisgo eoronau Vn y bywyd hivn-{) y 
ma^ gormeswyr wedi cat-î coronau o adame'nt ao aur ; eU-hr-^pa 
leshad ydynt? I>ira yn y byd, oddieithr i fòd sydd wedigwo«vd 
ai hun yn berffaiih ddedwydd trwy ei ufydd-dod. Bithr pa beth 
ydym i ddeall wrih y goron ei fiawnder hen, ag sydd i gaei- ei 
ihoddi i’r îSaint? Yr ydyra yn doall ei bod vn goron o ogoniant; 
ac y maent bwythau i fod yn frenrnoedd mewn líwirionedd» . Y 
mee Ioan yn llelaru yn y hennoi gyntaf ív’i Pdadguddiad e/ iV 
Eglwysi yu ei ddydd, ac yn aix)dangos v bydd y ISaìnt yn Fren- 
inoedd ac yn Offeiriaid ; efe a. ddv wed; ‘VOrist .a’n gwnaeth ni yn 
ifreninoedd ao yu Otìeiriaid i Dduw u’i Dud ef a byn hefyd tra 
yn y bvwyd hwu. /- s 

Mewn man arall y mae yn llefaru am y rhai agydynt yn feirw 
— ’ynghylch eu bod yn canu cêo newydd: “• A hwy a gajiaíant 
gaaiad «uewydd, gan adywedyd, Ti a’n prynaistr ui trwy dy wa«d p 
aJlan o boh llwyth, ac iaitta, à plmbl, » chenedl; ac a’n gwnaeih- 
ost ni i’tt Duw ni yn FreniiJOŵJd, «e tn I t4i*éíi»-iíiicl.V Gan hyny, 
cawn allan yma, oddjwrth. y hnunod gyntuf, Mdynt gaeí ea 
gwheuthur yn Freninoedd »c yii OHeiri.iid cyn. hidynt farw ^ «ac 
yu y dyfynind nesaf, eaw» eir bnd euo. yn díd eu swyrdtl freûiuol 
•r ol iddynt 4«rw,! ac yn wir weili gwlieuthnr cunitnlua i ard,dung- 
«• eu 8éfvllí» ddBdw-vd«W Ti ,a l u gwjyat'ihost ni yn Frenino»dd 
ac yn Offeiriaid ar y dthwsari: y ume g«n.yr Argiwyddj gsn 
fjw r ffondd ifrotìttó yr 'aMdufdotl fienimd hen. •.*,* :> t M 

A ydych chwi yn deaii hyn, lre«lyr aohwiorydd? Pebjitìdach 
fi lafaruy mi a gaw d glyweíf «neirif leisian yu «teb, .Ytìyjm» yr yiai 
jrn ei ddeall; mae yr AipJwydd weji» dadgiuhlio yr .ortìii>ba«IaM ; 
'jt ym yn«gwybed, pa íodd y uiue uielbioo a mer« hed Duwyn csv4, 
y ••wyd li freuiaol huu, o hy.w y m a y u y U/wwui h&ŵ v 



412 


UDGORM SBÍOM. 


Ni a awn - heibio i hyna ; <ligon yw dy wedyd. aaíl yw raaiwol- 
aeth yn ei dwyn oddi arnynt; canys y noaent i fod yn freniuoedd, 
nid »m ddifWrnod, neu dros y bywyd byr hwn, eithr y maent i 
harhau yn freninŶedd , j. bphj .tragy wyddoldeb ; gan feddu ea 
gorseddau, a gweinyddu yn y dyledswyddatí pertliynpi i-’w 
çwydd freninph Wedj ep cymharu â hyu, pa beth yw teymas- 
©edd bÿchaiu y.ddaear hon o werth ? Nid ydynt yn werth un cle« 
býs. Mae breninoedd y. byd yn arfer awdurdod benodpl droi» ,.y 
cenerUoedd— 4f!' s eu. deiliaid, gan gyhoeddi cyfreithiau, a 
ansoddi Uy wodraethau, a’u rheo.M l>wynt; ee a ydych chwhyn 
tybied y bydd y íjaint yn freuiuoedd y,p y byd tragywyddp), aoỳn 
cistedd î lawr ar. eu gorsHddau.,. Ueb arferyd galwed-ígaetbajt-ieu 
swydd r Nac ydycli. . Nid dçl; yna mae yr Arglwydd wedi cyd- 
goröoli ei gîeadigaetbau : op^bydd breuitiocdd, 4 gellw.ch fodçyn 
sicr y cânt deyrnasoedJ dan jep lSy wodraeth ; hwy.pânt a-wdur- 
dod a llywodraeih ; lnyy a , rpddaut.ayffeithiau i’r rhai:y rhepigbnt 
arnynt; hwy n’n U,v"oUra«lhant ,h»v irwy y swydd oífeifiiadfPh 
obleg'dy mae \vedi çi ohyd gyçíjy.ltu á.’r sjwy.dd freninol, pc ;rpi« 
gcllir eu gwahanu i bob tragy wyddoldeb. A yw eju I,)uw nỳ mor 
gul a chrebachlyd vu ei deimladau, yu ei olygiadau a’i duedd'iad- 
au, 8g y cyfyngui ele y swydd ûlì’eiriadol i’r bplieu fyc\ian. IrpU;, a 
breswyliwti ni ? Nac y«ly>v-. JUho gau Dduw oiîygiada,u ea#g- 
açh; mae ei \ve.'u!ii;edoedd Ef 'neb ddechrou ac hob ddjíwedd-jŷíy 
suaent yn un oylchdro tragywyjdol. l':t fath woithredoedd 
ydynt? V maent i wneuthur creadigaethau, au poblogi â hof(ìau 
byw, a’u gosnd m.»*wn s.^fsl.fa i l.roii ep. liuuain; a-c j arfpryd J 
asyydd fienmo\ aç utihiniulol **r eu gwarpdn av ol iddynt Jdyt>dd©f 
poen, a thrallod, a chaledi ; a’u d wyn hwynt i fyny i hreseuupl- 
deb Duw ; fel y gallont hsyythap, yn eu tro, ddyfod yft freni.n- 
oedd ac yn « íl'eiriaid i greadigaellip.it ereiìl a wneir,.ne a ly.wpd- 
raethir ac a reulir gau y rhai hyuy a íeddaut yr awdurdod 
briodol. .. ì 'i\ 

Nid ydym ni yn. credu fod pob pe\h ,i gaei eu cyf.YDgu 
paid bycban hwii. o ainspr \n y byd yma; eithr y bydd y.tóainhyn 
gwneutliur gwaith ng y bjd«l yn g.yfaddas i fodau nf. ydynt yn 
i'oibion Duw yn yslyr heìaeí-iiaf, y ghir, ag ydyn-t yu gy mhwy» 
yr uu fath â’u Tad ; ac os leily, hwy a, fydda.pt fel Duwiauyííic 
a lywodrpethHru dy,n y J$<*d hwn,w ag aydd yn. Arglwychlwyr 
arglwyddi ; a Uwy a fed/lant y. lly wpdraeth i bob trtìgy wyddoldeb. 

Ni a .cldeuyn yn. ol at ein. testur*. Yr ydym wedi bod iya 
siarad atr. hreg -th angladdpl y ddaear ; niae y, ddaear i henplddio 
fel dilledyn.ac i lýned heihio., Vr \vy f eisues wedì proíi i cltwi 
yngliylch prynedigaelh çlvn,a pli.a l'ndd V/daw yn anfarwol, a 
îhragjwydd'd ; yn awr bs dded i,nipd:ych ar o\ ei etií'eddiaetb : 
wi a gawn wele.sl ,pa un a ydywd gael ei d.dyrchafU: i fyny i r eatig- 
der, heb un etií'eddineth i sefwll, hihì, heb un.tjr ar .yr hwn i 
í»odi Bnmua ht fw\ La, neu Ji^i at n yddu a gwau: gwisgoedd teg; a 
fi.ilUciau er.eill Gadewch i tii weled «»s nuii hodi'lÌBeth ansylsreddol 
^ijý.iaegyi. y dusv a wasauueildr gan y hyd crpfyd4ol, “ hei> 



'’róëôiŵ'srEiOH. 4Ì3 

ybatiRn, tí.a nwy(îa\i/‘ ac yn preswylio“ tQ liwnt î «lerrynáu àtnRer 
a gwagVé.• ,, 

Maè y tfcîáear i farw ; ỳ rnäe eisoes wedi derbýn ordînhadau 
-pehodoí, ae ý mae ganddî i dderbyrl ordinhadau ereill er ei hád- 
" feriad'‘ö'f ; èwvnji*. 

' a awn yn oT at y grèadîgaeth. Yr hänes cyntaf a gawn ám 
; ▼ ild&ear, öeild ei bo.il yn òrthudJiedig gan gyâawiitíer o ddyfr- 
' oetlfl; iddS gaed t-i ' ‘/aTw àilan o groth vr C*t 1-eil hylifol Dyma 
óedd^gehçdigaotb gyntaf eiẁ crŵuiigaèth,— y dyfn>edd a gílUsant 
yri Wi, a'r tir sych & ymddangosodd, ac a ddinadwyd yà ŵàn 
ûg hÄu'fodâf th lysiêool ac anilèiJàidd. Yr oedd hon yö dèbÿg i 
bob gèriedlgp^thau ereill ; wedi ei hftmgylchynu ÿn gyntaf gàn 
ddylif è ddylroodd mawTÌon, hi a ruthródd tìllan o honyút, tíc a 
ddillàdw yd yn fuan â ìioll brydlerthwch y deÿruas lysieool. 
Maee ò law hi a lygrwyd trwy droVèdd Adda, uc a ddygwyd felìy 
dan ddedlryd marwolaèth, ynghyd á phob peth pertlìynol ìddí ; 
ac megys y dvwed eiri testun, nrae yn rhoid iddi henèíddio a 
; Iriarw, yn yr un modd â’r preswylẃyr sydd ar ei gwynett. 

Y nefoedd a'r ddaeftr a gawSant eu llvgru lelly, hyriy y w r 7 
nefoedd faterawl, a phob peth perthynol i’n daear ni ; syrthiodd 
pob pèth p»n svrihi<»dd tlýn, a daethant dan farwdlaeth pán 
ddaeŵi dyn dani. Gwaredir y dyn a’r ddaear oddiwrth' V pechod 
gwreiddiol heb nrriinbadau ; eitiir yn fuan caẃn fod pecbodàu 
newyddiou wedi eo cy íìáwni gan feibion syrthièdig Adda, ac i’r 
ddaear fvned yn llygiedîg gerbron yr ArgTwyéd trwỳ eu tròsedd 
iadau. Mae anghen am ordinhadau Rchubol at yr ail drosedd- 
iadau hyn. ■Or.ieinio'dd yr Arglwydd fedydd', neii drochiàd y 
-ddaear mewn dwfi', fcl ordinhad gy&awnhaol. Ebe ef wrth 'Noah, 
Adeiîada arch er dý ’aoìiübiaHtti di a*lh tleulu, canýs mi a drochaf 
y ddaear raewn dwlY, íeî y golcher ymaitli y pechodau a’i halog- 
odd oddiar ei gwvneb. Efynnonbu y dytnder roawr, a’r ffènestri 
frv, a agorwyd, a'r gwlawogvdd a ddíiethaut, ac a orcbuddiasant y 
ddaear, a'r tir sech a «eih o*r golwg yn nghroth y dyfroedd 
înawrion, megvs ag yn y dechreuad. Y dyfroedd a Tonyddasant; 
y ddaear a ddaeth allan yn wisgedig à diniweidi wydd, raègys 
plenlyn newydd eni, wètli ei bedyddio neu ei geni tirachefn o’r 
diluw eigionol ; ac felly yr hen ddaear a ghiddwyd gyda’i holl 
weithredoedd, ac a gylododd i newydd debbochedd, ai phèòhodau 
wedi eu golchi yinuiih. megys y mao g»n ridyn i gael ei drochi 
inewn dwfr er golclii ymaifh ei bechodau pevsonol ♦*! hun. 

Maes o Uw mae y drluear yn myned y» llygredig drncliefn, a'r 
■eenedloedd vn ymfodtlwi nr win digofaint Bfthilon fawr; eithr y 
■ rnae yr Argiŵ ydd wedi cad w yr unrhyw i dán ; gari hyny efe a 
ddywed wrtli v prophwyd Mftluclii, “ Wele y dydd yn riyloti yn 
4losgi megys ffwrn, &c, ,, äìhb puredigaeth lwvr eito i ddyfrid i 
ran y ddaear, a liyny hefytl trwy yr elfen fwy bwertrs o riftn ; a'r 
anwir a losgit- lei still. l*it I ryd y mae hyn i fod r Maè i fod 
-eyn y bvdd i’r ddaear farw ? I\!ce hyn yn mdoangosrad o’r bed- 
ŷd$ì a dderbynir gun ddyn ar ol iddo gael ei leuyddio ujcwu 



m DDGÖ'riN SEÍON. 

fhvfr ; canýi yiía V rnáe efe i gael ei'fedfvádio â thân acâ’r YsWyd 
ẃfa'li, a’i hrtíl bechodau i gaol eu llwyr ddileu,: íelly y bed- 
ýddii* y Jdaear â fchân, ac yr ysgubir ýniáith adrygioni oddiar ei 
g«yne,b, fe! y gorcbuddier hi gau ogenianfc Duw, Fel y gor- 
irìuildìi y dyf>oèdd ÿ dyfnder mawr, felly y gorobuddir ac y 
sýwldir y ddaear yn Dgogoùíant Duw, ac ÿ tywalltir allan ei Ys- 
brýd ar bob cnawd, cvn y bydd i’r ddaear tarw. Ar ol yr ordjnhad 
buredí^gól hon', bydd niil o ílynyddoedd ô orphŵysclra, yn yr hyn 
ystod ỳ bydd cýfiaẁnder ýn Ilanw gwyneb y ddaear; ac v;i fuan 
ar òl i’r mil blynycldoedd dèrfynu, cyâawnir geiriau y tejstuu : — 
‘^Wêle, y nefoedd a ddarfydciant fel mwg, a’r ddaear a heneiddia 
i % > dilieclyn,” Stc. Ar ol i’r ddaear heneiddio, a chyflawni ineaur 
ei chréadigaeth, ac i bob peth gael ei wneuthur yu ol nieddwl ac 
eyyllýs Duw, efe a ddywèd wrth y ddaear, Bydcì farw. Pa beth 
íyad ei niarwolaeth ? Ai hoildi fydd ? Nage — y raae i farw trwy, 
otfèrynoiiaeth tân; y mae i ddyoddef marwolaeth yn debyg i 
làwer o’r merihyron ; mae liyd y nod yr elfenau eu hunain i doddi 
gan w ir wres, a’r brŷniau i gael eu gwneyd fej cwyr gerbron yr 
Argîwydd. A gaiff y ddaear ei difodi ? Na, nìd oes ŷ fath air 
yn ei holl ddadguddiadau Ef; tii fu y fath beth erioed yn wyb- 
ycfricís yn mynwes yr Hollallúog, neu unrhyw fod arall, oddieithr 
ytí nÿchymroygion rhai yu yr ots vma,ag ydynt wedi traetha, 
f<1d y byd i ddyfòd inegýs briseless fabric of a vísion.” U,n o’r : 
fftíiinebau sectaraidd yw, fod yr elfenau a phob peth arall i gapl 
eu taraw yn llwyr allan o foihdiaeth ; nid vw yr Arglwydiî érioed , 
wedi dadguddio, neu ítìddwî, neu hyd y uod awgrymu am ÿ fath 
bcrth. . 5 

Ni chaiff y ddaear ei difodi, mwy nag y caiff ein cyrff ar >ol eu, 
llosgi. Mae pob fleryllydd yn ywybod nad yw pwysaü pelh yn 
cael ei leihau trwy ei losgi. Rhaid i drefn bresennoljpethau , 
ddarfod, ac roegys y dywed yr apostol loan, rhaidì bob peth , 
ddyfod yu newydtl, a<*. y icae yn myneüi pa bryd: y roae i fod aí 
ol y miltìwyddiant. Mae y myned heibio hyn yn gyfftrtûl i far- 
woîàeth, ac y îiiáe gwneycl pob pèth yn newydd yn gyfaital i’r 
adgyfodiad. A ydyw y ddaear newydd i gael ei gwneyd yn gym^. 
hwys yr un fath â’r ddaear hon ? Nac yw, eithr megÿs yr öedd 
y ddaoar cyu dyfo<l pecliod iddi ; ac ni a gawn ei hetifeddu. ^ 
Dyma ein nefoed l ni, a med<l.\vn yr h.*.«l iddi trwy addèwid, , 
a hi a waredir trwy ffvdd a gweddîau y Saint, ac ni a ga,wn hawl 
gan Dduw i ran o hoíii fel ein lú-tifeddiaeth. . 

O chwi ffefuiwÿr, pan yr htìriwc'h . yu y bedd, nac ofnwch y 
býdd eich helyntioií amaelhyddol dros byth ar ben : naç ofnwçh 
na chewoh cfiwi byth mwy ddìm perchenogi tìr : eÜhrp^.ydyçh 
yn Suiiit, ymsifiolwch, canys pan ddeuMcli i fyny ar foreu yr. 
adgyfodiad, weîtì ddaear n<*wýdd w e<ii ei gwneý.d, ; ýn yr, hon j 
triga cyfiawnder, a gwyn eich bÿd' òliwi, cáiiys chwi a’i Hetifeddt t 
wch. *‘Gwyn fvd y rliai addfwyri,” meddai yf íaeháwâwiỳ*‘canys 
hwr a etifeddant y udaear,” er y gallant farw beh c|fqedfedá o dir. 
Mae Sàirit y Dyddiau Di\Vèddaf wedi cael eu gyru o un percben- 



ruap.RN ssíon. 


41 * 


•gàeth.i’r llall, liyd nes y gyrwyd hyrynt tubwnt i gyffîuì^u gwnr- 
ëidd-dra Vr aniaìdir,,lle y ‘itìèjdŵíiwtd y buasent farw, ac j bnaaai 
hrny y ; n ddîwedd artiÿnt: eitbr wele, y mne gai?ddynt lvwy aí'aeJ 
gacTarn'yn yr addewid vr etifedda y rbu addfwyn y ddaear, pan y 
denant yrna gyda cbyrif anfarwol, ac yn alluog i fwynbau y 
ddaear. ' G'Wír y galîwn eaél digonedd o bethau y bywyd bwn, 
yn eu sefS-llfa feltûitbiedig ; eithr pa betb yw yr I 19 ÎI bethaq byn ? 
nid ydýrít ddibi. Vr ÿdÿm ni yn edrych am betbsm yn ou sefyli- 
fó enfarwulj a bydd gàn e’maetbwÿr ííermydd mawridn pi y ddaear 
pàn fo wedi ei chylnèwid fV.Í‘>y. Ond na fyddwch mor gyfiyru,. 
ebe rhyẃuó, oni .wyddoch nsd oes ond yngjiylçl) 1 97,fl0(t,(]04 o 
flìltirde'dd ysg'ẃar, neu oddeutu 126.000.000,000 n erwau, ar wyneb 
y ddaear? A wna lìÿny gynn'wys yr boll <lrígóli.o.n ar ol yr asígyf- 
odîad ? *. Gwnà; canys pè safài y ddàear 8.000 o tìy nyddau, ne.u 
bedwar tigain canfif, a bod V bohlogaetli yn fi’» 0 filiynau yn nibob- 
cànrif, búasai b’ýtiy yn be.dwiir uggìn mil o filiÿnau q drìgoýjpu ;, 
àc ni a wyddoni fod llawer o ganrifoedcì ẁedi myneu beibío na 
feddent r Ẃdegfed fá'n o liyny : êithr a tbybied , mai byny y w y 
nifef, buasai ẁed’yn ér\v á liàuner i bob pewson r-r wyneb y 
ddaear. 

Eitbr y roap peth aralî î gael ei ystyried. A ydyw y rbai dryg , 
ionus i ddprbyn y ddaear yn etifeddiaeth ? Nac ydynt : canys n» 
ddÿẃédódd yr lesü, Gwyn fyd y rhai drygioims, canys hwy a 
etifeddant v ddaear : yr addewid hon a wnaed yn unig i’r rbaip. 
addfwyn. Pwy yw y rbai addfwyn 7 Neb ond y rhoi hyny a 
ddeíbyniarit ordinhadHu yr Efeiígyl, j byw wrthynt; rhaid idd- 
ynt àdérfcÿn yr nn ordinhadau ag a duerbyniodd y ddaear, a ebael 
eu bedydcljo á thâri ac â’r Ysbryd Glan, raegys y bydd y ddaear 
pàn ddaw yr Iesu i dèyrnasu arhi am fil n nynyádoedcl, a cbaej 
cu gẃfego â gogoniant ÎUiw, inegys y bydd y ddaear bon; ac ar. 
oi.iddỳrit fafw raegys y bydd y d-laear farw, b.wy a gnnt eu ha.l - 
gÿfödi, megys yr adgyfodir y ddaear hon, ac yna dçlerbyn e* 
hetifeddiaetb àrni. i . 7 

Edrÿctjwch ar y ddwy’ ganrif ar bymtbeg ag sydd wedi rayny.d. # , 
bèíblo ar y rhan ofUewtnol o’r byd, yn ystod p: ; aniser nid, yw 
«àìn ÿr Ëfengyl erioed wedi’ ei çhlywedo enau : gwas awdurdodedjg,, 
i Ddòw. Tybîẃch yn awr. fòd un o bob cant, ailan 0 rifedîdir- 
ftifr poblogaetb y ddáear lion, ÿn derbyri cyfraith auufwynýlôr, 
n .cbSçÌhawl i ddefbyn^eliTeadiáetH ar y cldaét.r ne^yydd pa faiat f 
o dfr a dderbvni;‘i)t ? Atebẃn, ìi\yy a ddcrhyri jnt tlros îòÇ 9 .. 
erway ; yr hyn a fyddai yn eíthaf digo.n i godì riianna, ac i acjöil- 1 ' 
adp fhai l, tfigfanan àrno, a píialasftu ardderçhog ; by dfciai yn eithûf . 
niaẅ.i godillin i wneÿd g>vis^pedd, ac i gae) pm llanau gpiUdog 
o %oe'd ' fh’wytbau ;/ býd.dàî' ÿn eíthaf inawr fn .gerddi blo.daip, a 
pHobrietb fydd eisieu ar yr iiwsmon a’r ll i sieuw r,.a rbetb i bepgor» 
Öeth a wncid á’r rháuáu gweddillawl ? Gadewcb. i rai . 
ddwèÿíí un 'jpèth ẁnhych, ÿr hyn íe d>ìicbOu.n.a fçiddyiiodd rbai 

0 bìètfoch eçîoed am dano. A ydych chwi yn tybied y deçwu p.i , 

1 fÿúy br Bedd, vn wrryẃ açÿn fýnyy ? aç na fydd g.enyra yp 



416 


ÖIirOi.N VK* 


t’ath s$ró*.i<idau, &«• íiTiiryW’cb. r mwvnhr.il ;.g ^ydu genyai yma^ 
Bydâ yr'un teiinTud.iu jjur o garíad ag a fudola yn mynẁesau y 
gwrryw a’r fenyw yn y byd hwu, yu boiîoli pyda saith gwaiih rawjr 
o fywiogrwydd yn y byd nesaf, gan gael eu llywodraethu gan gyf- 
raith Duw • ni fydd dira llygriad^.u na throseddiadau ar iawn- 
derau arall. Ai ni fydd gan ddvn ei deulu ei huu? Bydd; a f i 
áỳ a’i íîerm ei hun, a’i í’eibion a’i ferched ei huti. A pha both 
arall ? Wel, y g.vir yw, bydd i ddyn barbau i liosogi a lianw y 
greadigaeth hun, yn'^ymaiaint ng na fydd wedi ei llanw gan y 
baint adgyfodedig ar «1 iddi gaei é: g.vnevd yh’néwvdd. 

A plia bet.ii a .vna efe pan fo hon wedi pi llanw ? Wel, efe a 
wna fwy o fyiU’eild, ac a heidìa allon fel gwenyn o'r lien gweh, 
gan barotoi preswylfeydd neutydijiph. ,A phan fyddo ffermwr wedi 
gwrteilhio ei fi’erin, a tnagu Ìlawer o blant, nes bo y lle yn dechren 
mvned yn rhy gyfyng iddynt, efe a ddywed, Fy tneibion, mae 
digon o ddefnydd draw, ewch a chorffolweh fyd, a phoblogwch ef; 
a cbwi' a gowch gyfreithian. iiçh Hywodraethu, ac a ge.wch ddeali 
ac amgyfl'red trwy pigh profiad yr un pethau ag a wyddom ni ; 
ac felly bydd yn un cýichdro tragy wyd'd’ol, ac Jn un cynnyddiad 
parhaus; a’r llywodraeth a roddir i'r rhai hyny a goronir yn 
freninoedi ac otfeiriaid yn mhresennoldeb Duw, 

Gallai llawer yn rbagor gael ei ddywedyd, canys nid ydym 
ond prin cyft’wrdd â’r pethau hyn, dim ond yn unig troi yr 
agoriad fel y galloch etirych i rnewn trwy v drws, a chanfod 
ychydig o’r gogoniant sydd yn aros y Saint. tìadewch i ini 
ddweyd wrthych, ni ddaeth i gaion dyn i amgyffred y petbau a 
drysorodd Duw i'r rhai a’i caram ef, oddieithr ei íod yn llawn o’r 
Ysbryd Glân, a tlirwy weledigaeth yn syllu ar y gorseddau, a’r 
llywodraelhau, a’r tywysogaetliau, a’r awdurdndau, ag ydynt 
wfdi eu gosod dan ei reoiaeth a'i lywodraeth Ef; ac Efe a ysgyd- 
wftdeyrnwiaien gyfiawn dros y cyfan. •: 

Ni a ystyriwn hyn yn fath o bregeth adgyfodiadol i'r greadig- 
aeth holl, a,’r uoii gyfiawnion a’i preswylia. Nid oeB amser 
genym yn y bregetli hon i bregethu adgyfodiad y drygionus, n® 
phwyntio allan y lle y trigant ynddo. 


AMEYWIAETHAU, ' &c. 

N 4 ddywedwch ond ychydig am ddynion ag naí gellwch e« 
eanmawl heb genfigen, na'u ceryddu beb berygl. 

Taliadau o Rag. 10 hyd Rhag. 22. — Llanelli, 3s 9c ; Sir 
Aberteifi, £1; Abertawy, £14; Sir Feirionydd, £5 3s 2c; Sir 
Fon, £1 4s; Pontytvpridd,£l 4s 6 c ; Dowlais, £1 4s lOc ; Aber- 
amman, 7s 9c ; Hirwaen, 3s 3c ; Gcorgetoẁn, £t 16s 2c ; Mer- 
thyr, £1; Cefn, 10s; Ffynnon-Tydfil, £l Os 8 c ; Troedyrhiw, 
9s 60 .— Eyfaíbwto, £39 7s 4c. ’ 

, H’i. •. • . • . ' J -i ■attrtl.A.A- 

j. DÀTlS, ÀBGRAFFlBDj, M£EtHTR*Tîf »F»t. 



ILPGORN SEION, 

i g r 

»•* 

SEREN Y SAINT ; 


ÎJI CTMWT» 


EGWYDDUIUON -«onUCHWYLUETH CYFLAWN- 
» l)Ktt *YH AMsHBOEDD," 


»B«r* 


* 


. 

TRAETIIonAt’. LLTTHYROH, HANfJION. 
PHYDY IIDI Atril, 4c. 


" S'uii % urhatom Rabilon, ond ntd arth ln yi luh ; gtòracb ht, k ann 
bnnrb Vw nlad : can)» ct bnm a gyrbacdd t'r ncfocdd, ac a ddyrcbafnjd b«d 
fr 1.1.0. 

" Uii.c il.Jtoi, *r rlrntllri Srloa, I Igriiydd otbrl,”— Ei». xl,0. 


CYFltOL V 


MERTHYn TYDFII, : 

AHGRAFFWYD, CTHOEDDWYD. AC AR WERTII CAÜ J. OAVU, 
HEOL JOHS, CBORCETOWS. 


1853 . 

A 



RHAGYMADRODD. 


Amwtl DDíRLLENwrR,— Wplo ni «wll bjrw i wcleJ têrrjrniaJ 
y bummcil iryfrol o I'doorn Seion, tra y mce lluwcr o'n rrrl- 
ociolion wetll ou rbiío grda’r mclrwj u lurlytder rln bywyd yw 
erdwrno fcl brn un grfrol #r ul y llsll I ddwjlow rin llioMg 
ddeillcnwjr. Dlolcbwn i Dad r Irugtrcd J«u #m yr htdl fcndlth. 
lon o ddcrbyniaioin hyd ymi, oc rn neHlduol «m y wybodtcili 
a'r adtlyeg rtmgorol « gawtom trwy cin Hidooiin yn y gyfrol 
bonnrr.blynyddol grnuf bnn. Ilyderwn fod cin dtrllenwrr oll 
yn gwcrlhUwrngi y geirUu dwyfol wddylifent mor *ml n Selon, 
y rh»i ydynt yu fywyd a norlh i’r hidl S*lnt. Vmdrech*tom 
gydwyno i'n lirodyr yr bynoedd Ucth i'w h-noldicu, «o yn fcly* 
i’w h*rchw*cth. M«o yn wlr g*cl o honrin fwyd dyeithr, rtlo 
nid amgon nl'r bwrd a g«fodd l*d y OyddlonUid, « lUwcr n'n 
brodyr o’n bUcn. Tywynodd goleunl nddl druw «ruom, ■ gwel- 
«oro g«m «rferlon ybyd; oin bcnoidicu ■ ddewiittunl drefo ein 
Duw, ■ mwryach y gnrfolcddwu ynddi. 

Wilh odrych yn ul nr eiu gyrU grrfyddol, gwclwo fnd gwaitli 
Duw «r ei gynuydd yn tnhob dull. M.t • un tlwyddyn ar oi y 
llall yn dadgan hyny yn uchcl ; ac ftl y cydrma amtrr, r cyn- 
nydda pwysUwrogrwydd ei waiih m»wr ■ rhrfeddol Ef. Owodd. 
iwch, ynte, droiom, am i'r Arglwydd cin nerlliu I ujganu yr 
UdgOrn yn well eito n*g eriued, fel na feJdo «cbo» gonrm i 
ymddlrìed rn eiu doelbineb, neu yn bjlr*ch ein gwondid, ein 
huoain. Gwelwn fod y djrigeidiaolli yn yr Udgorn yn gwclU 
btib crfrol, »c ío grnnydda i wella otto. Ymdrechwn, g«n hyny, 
iw ddal i fynr, fcl yr atcbo o hrd ddybeu d.*,i yuiwelcd yn 
wythnosol "l mcibiou a mciclied Gwalia, a dysgu iddrnt ITrrdJ 
yr Arglwydd. Dioh hwn i bawb «rdd wedi cydweilhio i ni yn 
nghylch yr üdgorn ■ na chullcd ncb o honynt cu gwobr. Bcn- 
dilhied yr Arglwydd ci holl Saiot, ■ gwareded hwynt i Selon. 

Yr eidJoch yn ostyngcjig yn y gwirionctid, 

John Dsri». 

üerlhyr, Meh. 2d, 18ô3. 



CYNNWYSIAD 


\i\ Arneth y Llywydd Young.... 53 

aiiìI wreijjiaeth 288 

Amdditlyiiiad 270 

Amrywiaethan, &c [Ar ddiuedd 
pnlt rhifyu.] 

Amynedd 178 

Amser y Bywyd Dynol 17-1 

Anerchiad y Gnlygydd ai Ddecli- 

reu y Flwyddyn 5' 

Anerchiad at y Saint 401 

At Lywyddinn Cang«*iiau Cyunitd- 
ledd Ddwyieinlol ÌMoi gaiiug 303 

At y Sajnt yu E*vrop 115 

Cân o Aunogaeth i’i Saim 131 

Cân Ymadawi l 105 

Ccnaduri Nctol 307 

Cofnodion Cyimnanfa Gyffredinol 

yu y DyíTryii 133. 14Í>. 380 

Corff Ysbrydol 3tì5 

Cwinpem y Drysoifo Ymfudol 

Baihaus G7 

Cyn-fodnldeh Dy.. 237, 215. 331, 411 

Cyniihor Cyfi'redmol 33 

Cynghorion Yngtiylch Canu .... IG 


Cyngbor a Chyrnmaiifa Gyffredin- 
ol neilldiioi >h N“hynjni..l8l , 2lí) 
Cymmanfa Ddwyr MorKanw«252. 264 
Cyfarchiad Capt Jones 277 


Cyfiawuder 315 

Dadguddiad 8 

Darlith ar Aml-wieÌ 2 Ìaeth.... 2 l. 37 
Dechreu Cyfiol arall o’r Udgoin 380 

Degwm 348 

Dtlyn Ffydd y Blaenorlaid ...... ÌG'J 

Dlrgeledigaethau i Bregcihwyr y 

Saint 341 

DirgeledigaetUau i J r Saint 373 

Diwéddar o Ddyffryn y Llÿn Hal- 

en Fawr 95 

Dyddiau N'oah a Dyddiau M.ih y 

Dyn 165 

Dyfodiaid o'r Dyffiyn 18 


Dyben penaf eiu BoduliaHli.... 267 

Finyu 19,292, 855 

Epistol y Llywydd W. S. Phillips 
at y Bugeiliaid, Llywyddiön y 
Cynnadleddnu a’r Cangennu, &c 128 

Galwad i Seion 339 

Gwahoddiad i’rSaint i Seion.... 386 


TIIP. 


Gwahodd i ufyddhau i’r Efengyl 19 
i lun a ' : tioU 3 • • • . Î5 

Lly'hyr at > Llvwjddion Wpt. 8. 

Plnllips a J. Davis 32 

Llytbyr at y Llywydd Phillips .. 369 
Llyw yddiaeth ) S. int yn N'gh.imo 273 
Methmlisthliil Wesleyaìdd yii er- 

üyn Morinpuuetü». f 173 

MvfyrAodau ar lYelllircdntdd 

Duw 176 

Myneglad Çyfiifladnl. 

Newvddmn o Dd.tlryu y Ltyn 

ILileii 4/12 

Pa foud, ac yn inha le y gelîi» 
cynnal annyw Wragedd yu 

Si \ mi r u s 305 

Pa fmlil 1 eiinill Dedwyddwch .. 351 

Pe ihynasau Tenjuaidd 46 

Pob peili yn cydweilhio er daioiii 

i hlnrit a phohl Dduw 205 

PregelU r. P ..G9. 85. Ilu 

Pregetb arall ....117,142, 156 

Pnodas 405 

PriodUA Nefnlaidd I9P, 21 3, 229, 261 
•2M.2J3, 309 836, 377 

Pwy yw yrEilidwyr 130 

Rhu inyddiai lb. &G ::. : >7 

Sectariaetb yn y F:> 2 l ......2U9, 225 

Seion 415 

Sylwadan ar Ddyn 381 

Traws-blnniad y Riodeuyn I4S 

Trydedd araeth y Llywydd Yming 59 
Wythfeil Ppistol Cyffrejlinol 

Llywyddiaeiü Ealwys h» 
Griî't o Saint y Dyddiau Di- 
weddsf.; 10 1 

Y Cr^tiun Cywir 313 

Y Galr Doethirieb 98 

Y Geuadìae»b Brwssiaidd 130 

Y Gwanẃyn 403 

Y Llywydd D. Joires at Gynund 

ledd Ddwyreiuiol ^lorganwg. . 383 
Ymddyddaii rhwug Aelod, Parcü- 

edis, Ficer, a Sant 321 

Ymdd\ddan rhwng y Sant a't 
Gvfaill... 3-1 

Y Plentyj» Dall 371 

Yr Efengyl ; 81 

Yr unig l'foldd i fod yi» gadwedig 366 


UDGORN SEION, 

ilV 

ŵrrrn j> ẃautt. 


Riiit. t.l IONAWR I, I8Ì3. [C*». T. 

i — " ■ ~~ — - - ■ ~ ~ z; 'U- — a 

ANERCHIAI) Y OOLYOYDD AR DDECIIREU T 
HLWYDDYN. 

Abwtl I>u»bi.iks wih, — “ IllwyJdjn NewydJ Dd« i cbwi.’* 
Dyn» y K«trí»u cyntní » udganwn irwy »tn Hidoorh ar ddnch 
reu y tlayddyn lüM. Hydorwn y bydd wich llwyddiant vn 
fawr yn mliob gflli duionua, «c y cyfrana yr Arglwydd fwy « 
fcndilbion i cbwi nag erioed o'r blaen, as ni<l yn unig i ehwi, 
•nd i bawb a garant wneulhur «i ewyllya Ef. Y mae pob ar- 
goolion yn hroaennoi y cawn ein dymuDÌad ; canya y mao yr 
Arglwydd eisoea, ie, ar y diwrnod cyntaf o'r tlwyddyn, yn eia 
anrbegu & Dadguddiad ychwanegol o'i ewyllys, yr bwn a welir 
yn y rhifyn presennol. V raae yn ddadguddiad o’r pwya mwyaf 
i’r boll Saint, ac yn un a JJwg iddynt lawenydd annhraetbol, yn 
gymmaint ag y dcrbyniant ef. Nid yw yn newydd iawn, eitbr 
yr oedd yn hyabya i lawer er ya blynyddau ; er hyny y mae 
yn newydd yn y wlad hon. Gobeilhiwn y bydd ein brodyr a'n 
ahwiorydd anwyl yn bwyllng wrth ei farnu, ac y byddant yn 
amyneddgar hyd nes y csnt ragor o resymau droa y pwnc. Nid 
ydym etto ond dechreu ; mae genym rstúr o nybodaetb o Seion, 
ag a fydd yn dal cysaylltiad â'r dadguddiad y crybwyllwn am 
dano, a cbaiff ein darllenwyr ddrachlio o honi wrth eu pleaer. 
Ni wna yr Arglwydd ofyn i ddynion pa heth a gaiff lefaru : ufa 
a grhoedda ei gyfraitb, ac oid oes neb a'i rbwystra. 

\ 



tDGORN NIiON. 


f 

Hebla» y Dadguddiad dan ítIw, y mae yi Arglwydd weái 
beudithio ei bobl tr»y ddanfon droa gant o'i weision o Seion i’w 
plitb, cr eu dysgu yn ei ewyllys ; ac y mae tri o honynt yn awr yn 
ein plith nittnau, yn ngwlad eu genedignelh, er ein cynnorlhwyo i 
ddwyn yn mlaen waith Duw, a chyd-adeiladu ei Deyrnas. Y 
maent hwy yn dystion dros Seiou, a’u tysttolaethau a roddant 
ergydion marwoli elynion achos yr Argftrydd. Hwy a gywilydd- 
iant ein gwrthwynebwyr, ac a ddynoelhant eu celwyddau. 

Ond nid oes dim yn darogan rawy o fendithion i’r Saint, ná’r 
Oymnranfa fawreddog a fwriedir ei chynnal yn Nyffryn y Myn- 
yddoedd, ar y fifed o Ebrill nesaf, i’r hon y bydd holl awdurdodau 
yr Eglwys yn ytngynnull ynghyd, yn flaenorol i osodiad sylfaen 
l’eml. O’r fath fendilhion a ddylifant i'r Saint y pryd hwnw, a'r 
fath ddychryn a leinw fron yr anwir. Bydd yr ysbryd a â allan 
o Seion yr amser hwnw, i ysgwyd teyrnasoedd y ddaoar, a pheri 
iddyut grynu fel dail yr aspen. Ei ddylanwad a deimlir hyd 
eithafoedd pedwar pegwn byd, a’i lef a dreiddia o fôr hyd fôr, a 
bTdd yn arogl byẃyd neu farwolaeth i bob euaid a'i clywo, neu t 
deimlo ei ddylanwad. Mao gair yr ArglwydJ yn rymtts a 
nerthol, ac yn gleddyf llym dau finiog, ac fe dreiddia i eigion y 
galan. 0, Saint, gorfoleddwch a dyrchafwch eich penau ; ym- 
ddengys fod o'clt blaenau “ Flwyddyn Newydd Dda,” a’r goreu a 
gawsoch erioed ; canys y mae gwaiih goruchwyliaeth cyflawnder 
yr amseroedd yn dod yn amlycach amlycach i'r goltvg yn feun 
yddiol. Na feddylied neb nad yr un yw eich Eglwys yn awi 
â chynt, o herwydd yr ychwanega yr Arglwydd ei ddadguddiad- 
au. Nid Eglr.ys o eiddo y byd ydyw, yr hon ui ail gynnyddu, 
elthr Eglwys Dduw, yr hon oedd gvnt yn fabau, ond sydd yu 
awr yn wraig yn parotoi erbyn ei phriodas â’r Oen. Pe na buasai 
gwahaniaeth rhwng yr Eglwys yn awr à chynt.nid Eglwys Crist 
fyddai, oblegid y mae yn rhaid i hono fyned ar ei chynnydd 
mewn gwybodaeth a dealltwriaeth, yn gystal ag mewn maintioli 
oorfforol. Daw y dedwydd ddydd yn fuan i’r Eglwys gyrhaedd 
ti chyflawnder, pan y bydd yn barod i gyfarfod à’r Priodfab. 

Tmv v<-*nd v flwyddyn hon etto oawn ymdrechu ein goreu v 



VD00ftN «tioM. T 

ftHtano rn vin i'nmmej gTfrol o'r l'DOoftn, gan hrdrro y 
gwrildia r Salnt droanm yn frunrddiol, ar I ni garl nrrth i fod 
rn fTyddlawn wrlh oin gorchwyl, ac i nllu udganu meddwl vin 
l.ly wyddion yn yr Arglwydd. Crnghurwn y Saint unwyl i fod 
ar cu gwyliadwHartb, ac i yfaJ o'r yabryd iawn.yr hwn a gair 
yu y I.lywydd Phillipa, fcl y brif fTynnonrll yn Nghrmru, ac Tft 
y rhai aydd yn llywyddu arno yntau. Ni chyfeilioma nrb a ym- 
ddiiiedaul yn y Liywyddion hyny a grmmrradwya awdurdodan 
yr Kgl wya : ea myn nob iacbawdwriaeth, bydded iddo grrdo, 
parcho, ac yinddiried yn ei lywydd, crn bellrd ng y byddo rn 
gwrithredu yn ofn yr Arglwydd. Nld ydyw yn amser i ueb o’r 
Saint ymddiried mewn Joethineb ddyuol, nru hyawdlodj ymad- 
rodd; mae digen o hyny gan y dynion gwarthaf yn y wlad. 
Nid mewu godidawgrwydd ymadrudd y mae tryrnaa Dduw,oithr 
muwn gallu. tr ydyra ui yn dioleh na dderbyniasom lawer o 
hyawdlcdd, rhag ein temtio i geiaio gogoniant ein bunain, rn lla 
gogoniant Duw, ao ymddyrcbafu yn ngoiwg ein hunain uwrhlaw 
pawb errill. Maa yn wtll genyra fod yn fycbain grrbron eift 
brodyr, fel y byddom fawr gerbron Duw. Mae yr eaiamplau a 
gawaom gan apoalolion ac henuriaid Duw yu yr oea hon, yn ein 
dyagu i fod yn oslyngedig ac addfwyn, a bod yn burotach i 
gymmeryd ein llywodraetbu, nà bod yn lywodraethwyr ein hun- 
aiu. Ni a wyddoai fod l.lynydd presennol yr Ëglwys Gymreig 
,vn *r Duw, ac y mae yn llywyddu yu yabryd yr Eglwya; y tnia 
wedi proû ei hun yn ddyn da a goslyngedig, ac y mae iddo glod yn 
Seion eisoes. Nyni a ymdrechasom fod yn un ag ef o'r dech- 
reuad; ac o byn allan, cyhyd ag y byddorn yn cydweled fel ag 
yr ydyra yn breaennol, ac yn cyd-ddal ein gwalianol ewyddi, nid 
oe» dim a'n gwaliana, canya ni a deimlwn gariad Criat rn y 
cwlwm sydd rbyngom. Am hynr, auwyl Saiot,deuwch allan aa 
amddiffynwch bob llywodraelh sydd o oeodiad Duw, a sefwch jn 
wrol o blaid cyfiawnder. Oa troediwn bawb yn òl traed yr apos- 
toliou, yr ydym yn sicr o'n baddugoliaetb a’u dyrchafiad yn 
nheyrnas DJuw. Gadewch i ni fod yn ddewr a didderbyu wyntb 
gyda gwaith yr Arglwydd, ao nis collwu ein gwobr. Byddwch yn 



CDGORN SEION. 


« 

«n, frodyr, ac adnabyddwch eicb lle, ac ni wna yr Arglwydd bylb 
attal eich bendithio â “ Blwyddyn Newydd Dda i chwi,** trwy beb 
tragywyddoldeb. 


DADGUDDIAD, 

Â roddwyd i Joseph Smith , Nauvoo y Gorph. 12, 1813. 

[O’r “ Deseret News Extra,” am Fedi 14, 1852.] 

T n wir, fel hyn y dywed yr Arglwydd wrthych chwi, fy ngwat 
Joseph, yn gymmaint a darfod i chwi ymholi â mi am ddealU 
twriaeth pa fodd y cyfiawnhëais fy ngweision Abraham, Isaac, a 
Jacob; ac hefyd Moses, Dafydd, a Solomon, fy ngweision, o 
barthed i’r egwyddor a’r athrawiaeth o’u bod hwy yn roeddu 
llawer o wragedd ac o ordderch-wragedd ; Wele! a llyna, rayfi 
yw yr Arglwydd dy Dduw, a myfi a’th atebaf yn y peth hwn; 
am hyny parotoa dy galon i dderbyn ac ufyddhau i’r addysgiad- 
• u a gyfranaf i ti ; oanys anghenrheidiol yw i’r neb ag y dad- 
guddir y gvfrai‘h hon idd#, ufyddhau iddi; canys wele, cyfam- 
«uod newydd a thragywyddol a amlygaf i chwi, ac os na aroswch 
yn y cyfammod hwnw, chwi a gondemnir; cauys ni chaniateir i 
»eb o wrthodwyr y cyfammod hwn fynedfa i’ra gogoniant; o 
berwydd rhaid i’r neb a fyno fendith o’in llaw i, ufyddhau i 
ammodau y gyfraith, trwy yr hon y deillia y gyfryw fendith, yr 
hon a seiliwyd cyn seiliad y byd : ac o barthed i’r cyfammod 
newydd a thragywyddol, sefydlwyd ef er cael mwynhau cyflawn- 
der o’m gogoniant; a rhaid i’r nel) a dderbynia y cyflawnder o 
hono, drigo yn y gyfraitb, onide efe a dderanir, raedd yr Ar- 
glwydd Dduw, 

Ac yn wir, meddaf i cbwi, ammodau y gyfraitb hon ydynt fel 
y canlyn : — Pob cyfaramodau, cynghreiriau, ymrwymiadau, dyl- 
•diadau, llwon, addunedau, cytìawniadau, cyssylltiadau, cym- 
deithasau, neu ddysgwyliadau, a’r na wnaed yn ol, ac na eeliwyd 
gan Lân Ysbryd yr addewid, drwy yr hwn a eneinniwyd, yn o 
jrstal am amser ag am dragy wyddoldeb, a byny befyd mewn 
santeiddrwydd, vn ol dadguddiad a gorchymyn, drwy oflerynol- 
iaeth fy eneinniog, yr hwn a etholais i, ac i’r hwn y cyflwynais y 
gallu hwn ar y ddaear (ac mi a etholais fy ngwas Joseph i’r gallu 
hwu yn y dyddiau diweddaf, ac ni cbyflwynir gallu ac allweddau 



rDGORN SEION. 


* 

▼ r ôflTpiríadaelh hon, ond i un dvn ar y ddaear ar yr un imwr), 
ydynt yu aoefToithiol, dirym, ac yn ddiriuwidl yn, ac «edi yr 
adgyfodiad oddiwrlh y nieirw ; ranys pob cyfammodau a'r na 
wneir yn ol byn, a ddaríyddant pan fyddo dynion feirw. 

Wele! ty* rheolaidd yw fy nbý i, medd yr Arglwydd Dduw, ae 
nid tỳ annbrefnus. A dderbyniaf fi oflrwm, roedd yr Arglwydd, 
yr bwn ni wneir yn fy enw ? neu a dderbyniaf fi o'cb dwyUw yr 
byn ni phenodais? Ac a bcnodaf i chwi ddim, medd yr Arglwydd, 
oddieithr yr byn a fo yn ol fy nghyfraiib, hyd y nod megys ag yr 
ordeiniais i a’ra Tad i chwi cyn bod y byd? Myfi wyf yr Ár. 
glwydd dy Dduw, a rhoddaf i cliwi orchymyn na ddel neb at y 
Tad ond trwof fi, neu drwy fy ngair, yr hwn yw fy nghyfraith, 
uiedd yr Arglwydd; a pbob petb ag sydd yn y byd hwn, ac a 
«•rdeiniwyd gan ddynion, pa un bynag ai drwy orseddfeiociau, 
tywyaogaeihau, ueu aliuoedd, neu ddiro a enwir, pa beth byuag a 
fyddo, a'r nad yw drwyof fi, neu drwy fy ngair i, medd yr Ar- 
glwydd, efe a dda<Ìy mchwelir, ac nid arosa mewn tryro wedl t bo 
dynion roeirw, yn nac ychwaith wedi yr adgyfodiad, roedd yr 
Arglwydd eicb Duw ; canys pa betliau bynag a barhant ydynt o 
honof fi, a pha bethau bynag a'r nad ydynl o honof fi a ysgydwir 
ac a ddyfetbir. 

Am hyny, os gwr a brioda wraig yn y byd, ac efe ni phrioda 
hi drwof fi nac yn ol fy ngair i; ac os efe a ymgyfammoda â bi 
cyhyd ag y byddo efe y ■ y byd, a hitbau a \uigyfammoda felly 
ag yntau, ni bydd en cyl.mimod a’u priodus liwynt ruswn grym 
wedi iddynt feirw,ac wedi yr elont hwy o’r byd ; aro byny nidynt 
hwy yn rhwyro wrth gyfraith pan fyddant bwy allan o’r byd ; am 
hyny nid ynt yn ymbriodi uac yu caal eu rhoddi roewu priodas, 
eithr angylion ydynt hwy yn y nefoedd, pa rai angylion fyddant yn 
weision gweiuidogaethol i’r rhai a gyfrinr \ n deiiwng i elifeddu 
tra rhagorach dragywyddol bwys gogouiant; canya yr angylion 
hyn ni chadwasant fy ughyfraith; am hyny nid allant yrogyn- 
nyddn, eithr hwy a arosant yn wuhanedig ac unigol, heb ddyrch- 
afìnd.yu eu sefyllfa gadwedig, i bob tragywyddoldeb; ac ni fyddant 
Dduwiau mwyach, eitbr angy'.ion Dmw a fyddant yn oesoesoedd. 

A thrachefn, yn wir meddaf i chwi, os gwr a brioda wraig, ac a 
yrogyfammoda à hi am umser ac aoi bob tragy wyddoldeb ; os na 
wneir y cyfryw gyfummod drwof fi, ac yn ol fy ngair, yr hwn yw 
fy nghyfrailh, ac os ua fydd yu seliedig trwy Lán Ysbryd yr 



10 


•DGORN 8EION. 


•dJewid, drwy yr hwn a eneinniais ac a etholais i’r gallu hwni 
yna nid yw gyfreithìawn nac o nn gryuo pan y byddant hwy allan 
•’r byd, o herwydd na chyssylltwyd hwynt drwof fi, medd yr 
Arglwydd, nac yn ol fy ngair; pan y maent hwy allan o’r byd, 
nis cymraeradwyir yno, canys yr angylion a’r Duwiau ydynt yno, 
beibio i ba rai nis gallant ddyfod ; nis gallant gan hyny etifeddu 
fy ngegoniant, canys tŷ rheolaidd yw fy nhý i, medd yr Ar- 
glwydd Dduw. 

A tbrachefn, yn wir meddaf i chwi, 09 gwr a brioda wraig yn 
ol fy ngair, yr hwn yw fy nghyfrailh, ac yn ol y cyfamoiod new- 
ydd a thragywyddol, ac os seiir iddynt drwy Lân Ysbryd yr 
addewid, drwy yr hwn a eoeinniwyd, ac i’r hwn y cyflwynais y 
gallu hwnw, ac allweddau yr offeiriadaeth hon, ac os dywedir 
wrthynt, Chwychwi a ddeuwch allan yn yr adgyfodiad cyntaf; ac 
o^ bydd ar ol yr adgyfodiad cyntaf, yn yr adgyfodiad nesaf ; ac a 
etifeddwch goronaa, teyrnasoedd, tywysogaethao, ac awdurdodau, 
llywodraethau, pob uchelderau a dyfnderau, yna ysgrifenir yu 
Llyfr Bywyd yr Oen, Os efe ni lofruddia, trwy yr hyn y tywelltir 
gwaed gwirion ; ac os erys yn fy nghyfammod, heb lofruddio a 
thywallt gwaed gwirion, fe wneir iddynt yn mhob peth ag a 
roddodd fy ngwas arnynt, mewn amserathrwy holl dragywyddol- 
deb; a bydd mewn cyflawn ryra pan y byddant hwy allan o r 
byd ; a hwy a basiaut heibio i'r angylion, ac i'r Duwiau, pa rai a 
osodwyd yno, i’w dyrchafiad ac i’w gogoniant yn mhob peth, 
megysy seliwyd ar eu penau, yr hwn ogoniant a fydd yn gyf- 
lawnder ac yn barhad o’r hadau yn oes oesoedd. 

Y'na byddant hwy yn Dduwiau, o herwydd ui bydd idJynt 
ddiwedd ; am hyny y byddant hwy o dragywy Jdoldeb hyd dia- 
gywyddoldeb, 0 herwydd eu bod yu parhau; yna y byddant hwy 
goruwch pob peth,o herwydd darostyngwyd pob pelh iddynt hwy. 
Yna Duwiau fyddant hwy, o herwydd meddant bob gallu, a’r 
angylion a ddarostyngwyd iddynt hwy. 

Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, onid aroswch yn fy nghyfraith, 
ni allwch gyrhaedd ì’r gogoniant hwn; cauys cyfyng yw y porth, 
a chul yw y ffordd ag sydd yn arwain i’r dyrchafiad a’r parhad 
o’r bywydau, ac ychydig sydd yn ei chael hi, o herwydd nad 
ydych yn fy nerbyn i yn y byd, nac ychwaith yn fv adnabod i. 
Eithr os derbyuiwch fvfi yn y byd, yna chwi a’ra hadnabyddwch, 
ac a gewch eich dyrch íi.i i, /VI lle yr wyf fi, yno cewch chwithau 



IDGORM SE10N. 


11 

Tod hefvd. Hyn yw bywydau trapywyddol, adnabod yr unig 
ddoeth a'r gwir Dduw, ac Iüsu Grist, yr bwn a atifonodd efe. 
Myfi yw Ëfe. Derbyniwcli cbwithau, gan hyny, fy nghyfraith. 
Eang yw y portb, a llydan y w y Ifordd sydd yn arwain i*r farw. 
olaeth, a Uawer sydd yn rayned i fewn ar hvd*ddi,o herwydd nl 
dderbyniant hwy íyfi, nac ychwaith nid arosant yn fy rghyfraitb. 

Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, os gwr a brioda wraig yn unol 
â’ro gair, ac a hwy a se'.iwyd drwy I.àn Ysbryd yr addewid, yn ol 
fy ngosodiadau, ae os efe neu hi a gytìawna unrhyw becbod neu 
unrhyw drosodd o’r cyfammod newydd a thragywyddol, neu uo- 
rhyw gabledil, ac os na lofruddiant, drwy yr hyn y tywalltani 
waed gwirion, — er hvny hwy a gant ddyfod allan yn yr adgyfod 
iad cyntaf, a niyned i‘w dyrchofiad ; eithr hwy a ddinystrir yn y 
onawd, ac a draddodir i boenydiau Sntan, byd ddydd yr adferiad, 
medd yr Argiwydd Dduw. 

Y cabledd yn erbyn y r Yabryd <rlan, yw yr hwn ni faddeuir 
yn y byd, nae ychwaith allun o’r byd, sydd gvnnwysedig mcwn 
llofruddio, drwy dy walhiad o waed dieuog, yr hyn sydd yn cyd- 
synied á’m marwolneth i, wedi derhyo y syfainmod newydd a 
thragywyddol, medd yr Árglwydd Dduw ; ac ni ddichon, mewn 
un niodd, i’r neb a’r nad arosa yn y gyfruith hon, gael myoedfa 
i’m gogoniunt, eilhr efe a ddemnir, roedd yr Arglwydd. 

Myfi ydwyf yr Arglwydd dy Dduw. ac a roddaf i li gyfraith fy 
ofleiriadaeth santuidd, megye ag yr ordeini«vd genyf fi a m Tad 
cyn bod y byd. peth ag a dderbyniodd Abraham. trwy 

ddadguddiad a gorchymyn y derbyniodd efe hwyot,drwy fy ngnir, 
medd yr Arglwydd; ac efe a aetli i’w ddyrchufiad, ac y mae yn 
eistedd ar ei orsedd. 

Cafodd Abraham uddewidioti o berthynas i'w had, a (Trwyth ei 
lwynau, o lwynau yr h«n yr yfiych chwi, «ef fy ngwas Joseph, 
pa rai oeddyut i barbau tra byddent yn y hyd ; ac o barthed i 
Abraham a’i had, allun o’r byd, hwy a gyunyddeut, — yn y byd ac 
hefyd allan o’r byd, raor aneirif á’r sér ; neu, pe gallech rifo y 
tywod ar làn y mor, etto nis gallech eu rhifo hwynt. Eiddo 
cbwithau hefyd yw yr addewid hon, o herwydd eich bod chwi o 
Abrahain, canys rhoddwyd yr addewid bon I Abraham, — a thrwy 
y gyfraith hou y tnue parhad gweithredwedd fy Nhad, trwy ba rai 
y gogonedda efe ei hun. Ewch -ohwithau, gan hyny, a gwnewcb 
srei'liredoedd Abrabam : ufyddbewch i’m cyíraith, a cbwi a 



íf 5D00RN SRlOIf. 

âtbubir. Eithr os «hwychwi nid ufyddhewch i’m cyfraitb, yna n i 
•llwch dderbyn addewidion fy Nhad, j rhai a wn&eth efe i 
Abraham. 

Gorcbymynodd Duw i Abraham, a Sarah a roddodd Hagar » 
Abraham yn wraig; a phaham y gwnaeth hi hyn ? O herwydd 
mai fellj yr oedd y gyfraitb, ac o Hagar yr hanodd llawer o 
bobloedd. Hyn oedd, gan hyny, yn mblith pethau ereill, yn 
•jflawni yr addewidion, A oedd Abrahara, gan hyny, o dan 
gondemniad ? Yn wir, raeddaf i chwi, Nac ocdd ; o herwydd 
myfi yr Arglwydd a orcbymynais hynj. Gorchymynwyd i Abra- 
bam aberthu ei fab Taaac; er liyny, yr oedd yn ysgrifenedig, Na 
ladd. Etto, ni anufyddhaodd Abraham, ac fe gyfrifwyd byny 
iddo yn gyfiawnder. 

Abraham a dderbyniodd ordderch- wragedd, » hwy a ymddyg- 
asant iddo blant; a hyny a gyfrifwyd iddo yn gyfiawnder, o her- 
wydd rhoddwyd hwynt iddo ef; ac efe a rodiodd yn ol fy nghyf- 
raith i : fellv hefyd Isaac, ac ni wnaeth Jacob ychwaith amgeti 
nâ’r hyn bethau a orchyraynwyd iJdynt; ac o herwydd na 
wnaethant amgen nâ’r byn bethau a orchymynwyd iddynt, hwy a 
esgynasant i’w dyrcbafiad, yn ol yr addewidìon, ac eisteddant ar 
orseddfeinciau ; ac nid angylion, eithr Duwiau, ydynt hwy. 
Cafodd Dafydd hefyd lawer o wragedd ac ordderchwragedd, fellj 
Solomon hefyd, a Moses fy ngwas; yn ogystal hefyd cafodd 
llawer o’m gweision, o ddechreuad y greadigaeth hyd ì r amser 
hyn ; ac mewn dim o honynt ni phechasant ; ond, yn yr hy» 
bethau ni dderbyniasant genyf fi. 

Myfi a roddais i Dafydd ei wragedd al ordderchwragedd, drwy 
law Nathan fy ngwas, ac ereill o’r prophwydi, y rhai a feddent 
agoriadau y gallu hwn, ac ni phechodd efe yn fy erbyn mewn 
dim o’r pelhau hyn ond yn mherthynas i Urias a*i wraig; ac am 
hyny y cwympodd efe o’í ddyrchafiud, ac a gafodd ei ran ; ac nì 
etifedda efe hwynt allan o’r byd ; canys myfi a'u rhoddais hwynt 
î arall, medd yr Arglwydd. 

Myfi ydwyf jr Arglwydd dy Dduw, a rayfi a roddaf i ti, fj 
ngwas Joseph, apwyntiad, ac adferiad pob peth ; gofyn yr hyn & 
ewyllysi, ac fe’i rhoddir i ti yn unol â’m gair: ac yn gymmaint 
ag i ti ymholi â myfi o harthed i odineb, — yn wir, yn wir 
meddaf i chwi, os wedi i wr gael gwraig yn y cyfammod newydd 
% thragywyddol, y ceir hi gyda dyn arall, yr hwn nid apwynliai& 



•neoâw •■(•ii. 


IS 


érwr rr eneinniad tanlaidd, hi • odinebodd,* hi • ddf/etbir. Ae 
et na fydd bi yn j cyfammnd newvdd a thratfy weddol, • bod » 
honi gyda gwr nrall, hi u odinebodd; nc v ei gwr fydd gyda 
gwraig arall, ae cf« o dan adduned, efc • dnrodd y r adduned, ar 
efe • odinebodd ; ac 01 bi ni ndinebodd, tTÌlbr yn ddicuog, ac n» 
iborodd ei haddunrd, a'i bnd bi yn wybodoa o by »y, ac i mi 
ddadguddio byny i ti, fy ngwaa Joteph, yn« y bydd i li haw], 
drwy bawl fy OITeiriariaetli Sanlaidd, i*w ehymmeryd hi, a» 
rhoddi i’r hwn ni odinebodd, eithr • fu ffyddion ; ranya efe a 
lywodraelha drot lawer; o herwydd m\ ti • gy Ha ynait i n allu 
ac agoriadau yr Ofíeiriadaetb, drwy yr hon yr adferaf û bob 
peth, ac yr hytbytaf i chwi bob peth vn ea hatnterncdd priod. 

Yn wir, yn wir meddaf i chwi, pa belhau bynag a aeliwch ar 
y ddaear, a telir yn y nefoedd ; a*r hyn • rwymwch • r y ddaear, 
yn fy cnw, ac yn ol fy ngair i, medd yr Arglwydd, a fydd yn 
rhwyoiedig yn y nefoedd yn dragywyddol; a phechndau y neb • 
faddeuoch ar y ddeear, n fyddant yn dragy wyddoi faddeuedig yn 
y nefoedd ; u phecliodau y neb • attalioch ar y ddaear, • attelit 
yn y nefoodd. 

A thrachefn, yn wir nieddaf i chwi, y nrb a fendithiwch 
ehwi a fendithiaf fi ; u'r nrb a felldithiwch ch»i, utyfi a'i mall. 
ditbiaf, tnedd yr Arglwtdd, canya myh yr Arglwydd wyf dy 
Dduw. 

A thrachefn, yn wir umldaf i ti, fy ngwaa Juteph, yr hyn a 
roddi ar y ddaear, ac i’r liwn ei rboddi ar y ddaear, yn ol fy 
ngair, ac yn unol a'ni cyfraith, ymwelir .t hw y drwy feodilhinn ae 
nid meilditbion, a thrwy fy uerth i, ui» a dd yr Arglwydd, a bydd- 
unt yn ddigondemnitid ar y ddaear, ac yn y nefnedd ; ranyt 
inyfi ydwyf yr Arglwydd dy Dduw, *c • fyddaf gyda thi hyd 
ddiwedd y bvd,ac hvd hub Iragywyddtddeb; canvt yn wir, teliaf 
arnat ti dy ddyrchufiud, ac u ddnrparuf i ti nrsedáfainc yn nheyrn 
us fy Nhad, gydag Abruham eic h tad. Wale, gwelait eich ab 
erlhau, a roaddeuaf eich pechndau ; canfv<idais eich abertbaa 
mewn ufydd dod i'r hyn a orchyniynaia i chwi; ewcli, gan bjmy, 
a mi a wnaf ddiangfa i chwi ; megys y eymmeradwy wyd offrym- 
iad Ahraharo o'i fab Isaac. 

Yn wir meddaf i chwi, gorchymyn o roddaf i'm Uawforwyn 
Emma Smitb,eich gwraig, yr hon a roddais i chwi, ar iddi bà 
ymbwyllo, ac nao ymgyfrauoged o’r byn ag ▼ gorchymynaia â 



M 


CDGORN 6EION. 


•hwi gynnyg iddi; canys tnyfi a wnaethyra hyny, medd yr Ar- 
glwydd, i’ch profi chwi oll, raegys ag y gwnaethym i Abraham ; 
ac fel y ceisiwn oíTrwra o’ch Uaw drwy gyfaraoiud ac aberth; a 
bydded i’m llawforwyn Erama Smith, dderbyn yr holl rai a rodd- 
wyd i’m gwas Joseph Sioitb, pa rai ydynt bur a diwair ger fjr 
mron i ; a’r rliai anmbur, ag a broffesasant eu bod yn bur, a 
ádyfethir, medd yr Arglwydd Uduw ; canys myfi wyf yr Ar- 
glwydd dy Oduw, a thydi a ufyddbei i’m llais ; a rhoddaf i’m gwaa 
Joaeph, i gael llywodraethu ar lawer o bethau, canys efe a fu 
ffyddlon dros ychydig o beihau, ac o hyn allan mi a'i cryfbaf ef. 

Ac yr wyf yn gorchymyn i’m llawforwyu, Erama Smith,i drigo 
gyda ac ymlynu wrth fy ugwas Joseph, a neb arall. Eitbr oa y 
hi ni ufyddha i’r gorchymyu hwu, hi a ddyfethir, medd yr Ar- 
glwydd ; canys myfi wyf yr Arglwydd dy Dduw, ac a’i dyfethaf 
hi, 08 nad erys hi vn fy nghyfraith; eithr os nad ufyddba hi 
i’r gorchyrayn hwn, yna y bydd i’m gwas Joseph wneyd, yn mbob 
poth erddi hi, ‘ie, caegys ag y dywedodd; ac rai a’i bendithiaf ef, 
ac a’i hamlbaf, ac a roddaf iddo y can cymmaint yn y byd hwn, 

• dadau a maraau, brodyr a chwiondd, tai a thiroedd, gwragedd 
a phlaní, a gorseddau,ac yn y byd a ddaw fywydau tragywyddol. 
A thrachefn, yn wir meddaf i chwi, maddeued fy llawfurwyn i’m 
gwas ei droseddau, ac yna y maddeuir iddi hithau ei throseddau, 
yn yr hyn y troseddodd i’m faerbyn i; a myfi yr Arglwydd dy 
Dduw a’i bendithiaf hi, a’i hamlhaf hi, ac a wuaf i'w chalon 
lawenhau. 

A thrachefn, meddaf i chwi, na rodded fy ngwas Joseph ei 
feddiannau o’i ddwylaw, rhag dyíod o elyn a’i ddystrywio: canjí 
y mae Satan yn ceisio dystrywio ; canys myû ydwyf yr Arglwydd 
•i Dduw, ao yntau yw fy ngwas : ac wele ! a llyua, yr wyf fi 
gydag ef, megye ag yr oeddwn gyda’m gwas Abraham, eich tad, 
hyd i’w ddyrchafiad ac i’w ogoniant. 

Yn awr, o barthed i gyfraith yr Offeiriadaeth, y roae llawer 

• bethau yn perthyn iddi. Yn wir, os gelwir gwr gan fy 
Nhad, megye Aaron, drwy fy llais i, neu lais yr hwn a’m dan- 
fonodd: ac os myfi a’i cynnysgaetbaf ef ag agoriadau a gallu- 
4 >edd yr Offeiriadaeth hon, pa betlì byuag a wnelo efe yn fy enw, 
äc yn ol fy nghyfraith, ac yn unol â'm gair, ni phecha, eithr 
Äjyfi a’i cyfiawnhaf ef. Nac ymosoded neb gan hyny ar fy 
f)jvai Joseph ; canys myfi a’i cyûawnbaf ef; o herwydd efe a 



ODGOBM IEION. li 

yr aberth gofynol oddiar t*i lair rf, o herwydd ei drotfddau, 
medd yr Arglwydd eich Duw. 

Á tbrechefo, o barlbed i gyfraith yr OtTeiriadaeth : oa gwr a 
ddyweddia iddo wyryf. a dymuno o hono ddyarddio arall, ae i’r 
gyntaf gydaynied ; ac a hwy yn wyryfuo, vr ymweddia iddo yr 
•il, os na fyddant dan adduned i wr arall, yna en cyflawaheir j 
ni ddichon efe odiuebu á liwy, canys hwy a roidwyd iddo ef ; 
canys annichonadwy yw iddo cf odiuebu â i eiddo ei huo, pa rai 
ni pherthynont i neb arall ; a phe rlioddid iddo ddeg o wyryfon 
yn ol y gyfraith hon, ni ddichon efe odinebu, o herwydd perthyn- 
ant iddo ef, u hwy a roddwyd iddo ef ; ain hyny y cyfiawnheir 
ef. Eilhr oa bydd un, m u unrhyw o'r deg gwyryf, gyda dyn 
arall,'ar ol ei dy weddio i’r gyntaf, bi a odinebodd, ac a ddinyfttiir ; 
canys hwy a rodduyd iddo i'r dyben i emlhati a llanw y ddaear, 
yn ol fy ngorchymyn i,ac er cyllawni yr addenid a roddwyd 
gan fy Nhad er cyn bod y byd ; ac er eu dyrchaflad yn y byd- 
oedd tmgy wyddol, fel yr ymddygent cn<*idinn dynion ; canye yn 
hyn y parha ec y cynnydda gwuith fy Nhad, fel ei gogonedder Ef. 

A thrachefn, yn wir,yu wir m* ddaf i chwi, oa bydd i wr wraig 
yn meddu agoriadau y gallu hwn, ac oa efo a i dysga hi gyfrailh 
fy OITeiriadaelh, perthynol i’r pethau byn, jna y bydd iddi ei 
gredu, a gwcinyddu iddo, ouide hi a ddystrywir, medd yr Ar- 
glwydd eich Duw ; cnuys myfi a*i dinyetriaf hi ; myfi a anrhyd- 
eddaf fy enw ar y neb a dderbrciio ac a aroso yn fy nghyfrailli. 
Am liyny, cyfreilhlon yuof fi fydd, og hi a wrthoda y gy frailh 
hon, iddo ef dderhyn yr holl bethau a roddaf fi, yr Arg)w\dd ei 
Dduw iddo ef, er na chirdodd ac na wemyddodd lii iddo ef 
yn ol fy ngair; ac felly y hi sydd yn tro8eì«lu; ac yntau a 
ryddhawyd oddiwrth gyfrailh Sara, yr hon a weinyddodd i Abra. 
ham rn ol fy nghyfraitb, pan y gorcbymynaU i Abraliam gym- 
meryd Hagar yn wraig. Ac yn awr, o barthed i'r gyfrailh, yn 
wir, yn wir meddaf i chwi, royfi a amlygnf yn helaethach ar ol 
hyn; aiu hyny, digon yw hyn yn bie»eunol. Wele, rnyfi wyf 
Alpha ac Omega. Ameu. 

Cyf. D. Jos bs. 


[Wele yn awr gerbron ein darllenwyr gyfíeithad o'r Dadgodd. 
iad a roddwyd i’n diweddar brophw\d Joseph Snnth, ynghylch 
y pwno o arnl- wreigiaetb, Er mor groes yr yiuddengisy paua 



1$ CDOORN SEION. 

hwn i feddwl crefyddolion y wlad hon, nid oe* ond un rhan e 
buiap o drigolion y byd heb fod yn ei greJu. Ac oa chwiliwn yr 
ysgrytbyrau santaidd, cawn mai gweision penaf y Goruchaf a 
fuont yn offerynau i roddi yr esiampl gyntaf i drigolion y byd. 
Mae yr arferiad mewn grvm ar wyneb y ddaear hyd y dydd 
heddyw, a pbarha i bob tragy wyddoldeb. Mae aml wreigiaeth 
yn un o bynciau penaf y Heibl, ac yn ol arfaethau yr Argiwydd. 
Ceir amser etto yn ein rhifynau dyfedol i drin y pwno yn fanyl- 
ach, a’i brofi o’r ysgrythyrau, ynghyd â dangoa inai nid cnawdul- 
rwydd sydd yn ei lyw-odraethu, eithr trefn berffailh yr Arglwydd. 
Lle mae cyfraith Duw yn llywodraethu, ni odineba neb a'r na 
ddinystrir. Yn Seion nid oes godineb yn bodoli, canya uid gwiw 
i neb yno i chwennyeh gwraig ei gymmydog. Eiddo pob dyn 
yw ei wraig neu ei wragedd ei hun, ac nid eiddo arall. Eilhr yn 
y wlad yma y mae pelhau yn hollol wahanol: un-wreuçiaeth 
ac amUbuteiniaeth sydd yma, ac aneirif factarddiaid, yn l*o hil 
iogaeth gyfreithlawu fel eiddo Ahraham ac ereill a fwynhaeut 
aml wreigiaeth O, y fath huteindra a godineb a weithredir yn y 
dirgel gan Gristionogion twyllodrus ein gwlad ni! O, na ellid 
codi cochl crefydd yn ddigon uchel i’r byd edrycli dani i weled 
eu herchyll ffieidd-dra, a’u haral buteiciaid! Difoded offeiriaid 
a pharchedigion Cymru aml- huteiniaelh o'u gwlad, cyn con- 
demnio y Mormoniaid am d lilyn esiampl Abraham, Isaac, a 
Jacob, a llawer eieill. Gobeithiwn y gwna pawb bwyllo, hyd 
nw» y cant elto glywed ychwaneg. — G ol.] 


CYNGHORION YNGH YLCII CANU HYMNAÜ. 

Yn gymmaint â bod y Llyfr Hymnau Newydd yn awr allan o’r 
wasg, ac ar fyned i ddwylaw y Saint, teimlwn i gynnyg i’w sylw 
V cynghorion a ganlvn : — 

1. Fel peth cyffredinol, cynghorem i’r hymnau gael eu darllen 
drostynt cyn eu canu, ond pan fyddo yr amser yn brin, neu yr 
hynan yn nghof y gynnulleidfa. 

1 . Cyu rhoddi bymn allan, hysbyswch ei rhifedi ; ac wedi ei 
darllen drosodd, hysbyswch ei rhifedi drachefn, fel y gallo pawb 
gael ail gynnyg er troi ati. 

3. Pan ddechreuir ar ryw hymn, gwell yw ei chanu i ben, na’i 
gadael ar ei hanner, fel y gwneir yn fynych yn eglwysi y byd. 
Oê na fydd amser i ganu hymn hir, gellir cael digon o rai byrian 
i ateb y dyben. Nid oes dim yn ffolach nâ bratio pennillion a 
gyfansoddwyd mewti cyssylltiad â’u gilydd, pan y mae digonedd o 
hymnau byrion i’w cael. 

4. Dysged yr holl gantorion i seinio pob gair yr un fath, u 



BDOOR* «IIOH. 


If 


b«ryd po «cinio yrn groyw a chywir. Na ddrwedcd on u Oan,** 
a’r 11*11 M O'n un “gwaed," a'r Uall u gwa'd,” &c., cithr «einied 
pawb hwynt f»l T tnaent rn y llyfr. Dracliefn, pan ddywed un 
** gwyneb,'* na ddy wedyd y 11*11 " gweineb,** eilhr rhoddor i bob 
gair ei «ain ei hun. M«e pethau felÌT yn niweidio mwy ar gana 
y Cymry, n«g y mae llawcr yn feddwl. Ni§ gall fod peroriaeth 
dda, oa na fydd y cantorion yn CTdteinio y geiriau. Fe ddylai 
hymnau gael eu canu yn y ftth fodd, ag y gall pawb ddeall pa 
beth a genir. Ni ddylid un am*er adnel nilliau allan wrth gana, 
heb fod anghenrheidrwydd. Meddylia rhni fod “ gweddio'* ya 
dri «ill o hyd, ond dau yw fynychaf; pan fyddo yn driaill,ccir 
gweled yr 44 i’* yn catd ei nodi fel hyn, “ gweddío/ 1 Gallem 
ddweyd yr un peth gyda golwg a r eiriau ereill hcfyd. Gobeitb 
iwn y telir llawer o §ylw i’r pethau hyn. 

5. Mae yn well fod y tònau, y rhan amlaf, yn frwlog, oddleitbr 
mewn angladdau. Mae tônau gaUru« yn magn aeclariaeih u’a 
mewn, a goreu i gyd pa leiaf gawn o honynt. 

6. I'an fyddo hyrnn yn hir, ni ddylai fod nemawr neu ddim 
dyblu yn y dòn, onide gwna y eann yn rhy faith. Tòn fèr 
ddylai fod at hynm hir, a hymn fèr at dòn hir. 

7. Wedl i chwi ddytgu tòn newydd, peidiwch ei chanu yn rhy 
íynych, rhag I chwi ei gwneyd yn rhy gyflTredin, ac iddi fyned yii 
ddiflat. Ilynwch ddigoo o arorywiaclh. Cenwch yr ben dônaa 
yn eu tro, a byddanl etto yn felyt. 

8. Pan fyddo hymnau fel yr 2 «*r 392 yn cael eu rhoi allan. 
ag a gynnwysant ofyniadau ao ttcbion, inae yn gweddu fod dwy 
blaid yn eu canu, tef trwy fod gwrrywod a benywod, neu blant a 
dynion mewn oed, yn ateb eu gilydd. Gellir gwneyd hyny ar 
bob tòn, ot ewyllyair. Dylid ymdrechu hefyd i o«od y pwytlai* 
ar y geiriau gofynol, er uiwyti canu yr hymnau yu eu llawn tynwyr. 

9. Cofiwch hefyd y cynghorion a roddatom yn nhud. 92, o r 
bedwaredd gyfrol, ac ymdrcchwch eu gosod mewn gweithrediad. 

10. Gofaler am gael rhywun medrus i roddi yr hytunau allau, 
fei oa fyddout yn cael eu Uofruddio yn ormodol, ac i ymddangot 
yn waelh nag y maenL 

11. Mae Cyunwy6iad o*r Tettunau ar ddechreu y llyfr, ac yno 
y mae cael gafael mewn hymnau i ateb pob amgylcbiad. Yn y 
Mynegai, drachefn, ceir gafael yn mhob bymn wrth y linell 



18 


FDOORN BCIOff 


gjrntaf. Mae rhifedi y tudalenau a’r liyimiaa yn ateb en gilydd, 
yr hyn sydd yn hwylusdod mawr i’r cantorion. 

Gobeithiwn y bydd y cynghorion uchod o Ìe9 cyffredinol, ac yr 
•tcbant y dyben o'u cyhoeddi. Mae y Llyfr Ilymnau hwn yn 
«ynnwys 575 o hymnau, ar bob math o dcptunau a mesurau, a 
gobeithiwn y caiff ei wertlifawrogi gan y Saint yn gyffredinol. 
Mae llawer o frodyr wedi ood yn cyfaneoddi y Uyfr hyronan 
presennol, ac y mae llythyrenau cyntaf eu henwau wrthynt; ond 
«r hyny, geill fod yr un llythyrenaa weithiau yn dyuadi gwahan* 
(»1 bersonau, megys “ J. E.*’ yn dynodi John Edmonds, John 
Edwards, neu John Kvans, yr hyn ni welsom nes yr oedd yn rhy 
ddiweddar. Fe wel y rhan fwyaf i ni gymmeryd llawer o ryddid 
ì gyftiewid eu hymiiBu,er eu gwneuthur yn gymmeradwy : yr oedd 
liyny yn well genyni nâ’u hargruffu fel yr oeddynt, a cbredwn y 
ineddylia ein brodyr yr un petl». Yr ydym yn ddyledus i’r Iíen- 
ariad Dewi E. Jones aro ei lafur yn ein cynnortbwyo*, ac i lawor 
o frodyr ereill a allasem eu henwi. Mae genyra oddeutu 133 • 
hyronau ein hunain, rhwng cyfieithadau ; ac ni a garera pebuasai 
ein hymnau ninnau wedi cael yr un driniaelhgan rai medru6ach 
ná ni, ag a gafodd hyntnau ein hrodyr geuyro ni ; canys y mae yu 
rhwyddach gweltd gwallau yn ngwaith ereill, nag yn ein gwaith 
ein hunain, Os dygwydd i rai o’n brodyr weled gwallan o bwy« 
yn y llyfr liwn, dymunwn arnynt i ysgrifenu yma,cyn dweyd 
wrth neb arall, fel y gallom ni eu diwygio, Ni a wyddora am rai 
gwallau dibwys ein hunuin, uiegys 7, 6, yn lle 8, 7, a phethau 
«yffelyb, y rbai nid ydynt braidd werth eu nodi. 


DYFODIAID O’R DYFFRYN. 

Mae yn hoff genym i hysbysu fod yr Henuriaid D. Jenes, 
Thoraas Jcremy, a Daniel Daniels, o Ddyffryn y Llyn nalen 
Fawr, wtìdi oyrltaedd yraa nos Lun ddiweddaf, yn iacb achysurus, 
a diolch i Dduw’ am ei ddaíoni tuag atynt. Dyma y Cyrarj cynt- 
af a ddaethant ar genadiaeth oûdiyno i'r wlad hon, ac y maent 
yn dystion byw i brofi fod y Dyffryn yn cytuuo yn dda â’a 
hiechyd, a chredwn y gwnant les mawr yn ein plith. Gwnawo 
bysbysu etto yn brydîawn pa gylchoedd a fyddant yo troi 
ynddynt yn yr Eglwys Gymreig. 



LDCORN ION. 


I* 


C\TAHODDIAD I UFTDDHAU I’R EFHNOTL. 

Tü» — " Fruicoi fto)at. n 
G wii ANT' CWCH hil (ìonirr, iraTild gwiw 
A difapih o'r nuf I ddvnnl yw, 

Sef ftwir ifengyl R»’lu Duw, 

Er c»íw y rr. diniol : 

Nid mewn doetli eiriau drnu daelli, 

Nae mewn rhyw chwedUu i foddio’n chw»r(b, 

Ond dod mewn nerlh « aicrwydd wn«eth, 

A'i doni»u gur yeprtdol : 

Am hyny’n ufydd, (Jymry h»el, 

(ìwnewch ymddnrnttwng vn ddifTael 
IV gwir gynllun, er i'ch g»el 
O ddoniau'r neí »’i garia.1 Ef, 

Fel hyddn i boh gelyiiUrth grof 
O'r golwg i garl ciltn : 

Nl dclwg ddych'mygian doethinu byd, 

A’u cruet drefuiadau gau i gyd, 

Y rhai ar clw ro'nl eu bryd, 

Ond triaiwch blin i fynwea dyn ; 

Am hyny geiriau'r geirwir Un, 

Yn gyúawu gwnewch godeidio. 

Slwtri Dawlait. WlLLIaa TgCII» 


E M Y N. 

E« mainl o Saint y »ydd 
Yn cael eu hetlid, 
Daw'r gwanaf adre'n rhycM 
O wlud y gofid : 

Er cwyDo lawer gwailh 
Cyn dod i ben y daiih, 
BydJ newydd ar yr iaith 
I’an gant eu rhyddid. 

Ac yno bydd y Saint 
Yu gorfoleddu, 

Am idjynt gael y frainl 
O ddilyn lesu; 

Cael teyrnas heb ei hail, 
I)ro8 oeeoedd rif y dail, 

Nas ge'.lir siglu'i sail, 

Na’i hullonyddu. 


H. Etìni. 



UnoORÜ SBIOR. 


î* 


AMllYWTAETHAD, *c. 


Y mr. yn well c*el cydwybod dd» s >«»l yn dUwd, ni ch»»l 
«ydwybod ddrwg, a bod yu gyfoelhog, caoyi pwy « ddicbon ddeí 
«ydwybod euog. 

Nu gellir adnabod ct faill mown llwyddiinl; ac ni« geltlr 
«uddio geiyn m»-wn «tlwyddiant. 

Mar cwmpeini drwg m<»r heryglns ó chymmydogaeth l.rrnllyd, 
adylid yn waslad ochelyd y naill yr nn tuodd «g yr oíolr y Hall. 


NTLEDION AM I.YFRAU OIiniWRTH Y CYYNADLEIiniU *■» C*Nu 
ENAU.AM YCHM ARTER YN TEllFYNU RIIAGFYR Jl |B4*. 

CynnadUddau—S\r l'ynwy,£0 0»0c ; Sir Frrcbeinlog, £0Oill 
I<laneili, £0 0s Oc; Nir Aberleifi, £ó 10« Ojc • l’eníro Ugleddol| 
£0 0s 0c; Gorllewin Morgnnwg, £tiô |(',. 1 1 jr ; Nrr F. in >nvdJ ' 
£0 0s Oc ; Sir Ftlint, £12 I8«3c; Sir Fôn. £8 l'j. í| HttTm,’ 
Conway, £1 II» 7jc; Sir lldinhrch, £10 5« .YJc, Dwireiniol 
Morganwg, £65 I3a7|«; Caerfrrddin, £7 Ö, d)c. f .m . 

Cangen Gymreig I.iierpool. £:} 0 J C ; Dinaa, £1 1« •>. 

Llaniiltyd, £0 0» Oc; Puntytypridd, £2 8v 3c ; I.Unfab, n, I!». |pi 
Cwmbach, £0 Oa Oc ; Ptndulwyn, li ; Tnynyr dvn, lt 3j, 
Llandaff, .£1 2s 7c; EglwysnewTdd, £0 0« Oc; pnnfam. i»,! 

îf/';/ 7 ,° C; P /, h, ' r ' l T- £$ '** H*î AberanAn.n', 

íf tÌ 8 ^ 0 ’,, 00 " .*'!’/■* Hirwa.n.lU 3c ; Cwmnedd. 

< ay’ Uvra,n ’ £ i 1Hs 4 i Ü«org«lo»n,£l 2% *«»jc , Mcrt».?i 
S ô . 9 , 4îc i p *"£ ,reo * ** '0«; Ceíh, £4 14« tic; Ynyt. 

fit n 8 oi fií m ,, " ern,lff .’ rn ' £* »7* 7Jc; Ffynnnu.fi d6l, 
Ad Os 9§c; IroeJyrhtw, I2a lOfc; Hrmni (Sa. . | .», |, 

SjSftÄ* 1 2c> Abe ; d,re 

io^ LIAD 1U ° Rag ' 23 HrI> Rn»0. 30 — Sir Frrcheinioe 
10. .c ; Penfro Ogle idol, £, 7, ; Sir FeinonyddJ 7. "íft* ^ 

I? ’f £ K 2 % <C ; r ' lan,ll, . vd ' l0s PontylTprldd, X I o, 7G 
Llanfabon, 3s Idc; Cwmbach, £l |.3 C; Pendeolwyn S, L •’ 
lwynyrodyn,£l 2a 2c; Eglwy.newydd, 10, ; Abcr.ùtm.n Tù 
c , Htrwaen, ds Sc ; Genrgetown, £2 9s ; Cefn, 0, , Truedrrhiw 
#s 7e,— Cyfanswm, £24 8s OJc. • ' • 

M ae y Llyfr Hymnau yn barod t‘r Ymfudwyr «werth '>. 

.Tw";m: ocn y; , ; e - d-SŴSÄÎt* 

i - — yn SeUDÌ «' “>•“ Ä 


f 7 Anfoner pob llythyron, yn cynnwys alrchion a th.li.d.a 
John Davis, Pnnter, Johns Streel, Georgeton n, Merlhyr. 

>■ D»vt«, A«oa,vrvoD, «mnM.TrDiiu 



UDGOltN SEION. 

■ tt 

ẃn rn g ẃaint. 

Hwir. i.| IONAWH «, IU3 (Crr. ▼. 


DARMTII AR AMI. WRHIOI AETH. 

.1 JtaJJoJyyä mnrn C> tmmam/t GyfttJinci, yn .V«mi j Uf* 
llúln a Atni, l&U. 

oân i namiM oaioa r»»rr. 

Y MiB tq |*M inoii|OTlli4>]r g»njf, frudjr ■ chrlorjJJ, i 
(«rl íf Ufdn l'eh «orroh j bor.u h«u , >c rUo jn frjr fcllj ,i'ch 
•oorch »r jt rgwjddor • rowj J, oof »ml wrrlglwth. 

M»« jrn bjlneb ja dlr u.wjdu I ■•(, hjoj jw, nlJ wjf wcdl 
bod jo arfiTul o lofara jo gjhaedduo ir J |>woc h*u ; *c j oi»« 
jo hju»cb j o dlr oewjdd I drlgolioo jr l'uol D»!ellhi»o, »c 
nld jo uolg IJdjrot hwj, ooJ I gj ír*u • drigolloo Ewrop; oibc 
cjfr»t> o hoojot bwj »g u»J jdjol wedl «rfcr prcgrlhu »lhr»w 
i»rlb o’r f»th hjo , o gooljalad, m»c jo rh»id I oi dori tir 
oewjJJ. 

M»c JO cithaf hjibtr», pa fodd bj n»g, i’r gjnnollriddf» ger fj 
mioo, fod S«iot T Djddiau Diwcdd»f wedi codeidiu jr »lbr»w* 
>»rtb o • 3 >',-wrrigl»rth, fcl rhao o“n Bjdd grefjddol. Nid jdjw, 
fcl mw llawrr wcdi tjbicd, jn ■thr»w|»cth ■ godeidir ganddjnt 
er boddhou chwsnieu coewdol • theiml»d»u dj*n ; niJ djn» 
ddjbro jr •tbrowiactb. 

Nl • jmJrcchwn otod gerbruo j gjnnulleidf» olcuUwo boo, 
r»i o’r »chc»ion p«h»m j m»e jr IinlUlluog wedi dodguddio j 
f»lh »ihr»wi«cth, ■ pb»h»m jr joljrir hi jn r»n » chjfruo o'o 
crcdu grefrddol. A chrcdwyf t>» írdJ iddjot, o d«n cin ffurf 
2 



rr 


ITDeORT» SEIOT*. 


Uresennol o lywodraeth (meddyliwyf lywodraeth yr L’ntH D&r- 
eithiau), ein protì ni am deyrn-fradwriaelh am gredu ac yin 
arfer oin drychfeddyiiau a'n golygiadau crefyddol. Meddyliwyf, 
os nad wyf yn cameynied, fod y íTurf-ly wodreetb yn caniatâu y 
fraiut i holl drigolion y wlad hon,i rydd yiuarferyd eu golygiad- 
au crefyddol, a mwynhau rbyddid eu ffyad, ynghyd â’r ymarfer- 
iad o honi. Yna, oa gellir profí yn foddhuol, fod Sainl j 
Dyddiau Diweddof wedi cotìeidie, fel rhan o’u crefydd, yr ath- 
rawiaeth o aml wreigiaeth, y mae yn unol â*r ffurf-ly wodraelh. 
A phe gwnelid cyfreitbiau gau y lywodraeth bon, er rhwystro- 
rhydd-ymarferiad y rhan heu o u crelydi hwy, byddai nuJ fod y 
cyfreilhiau yn groes i’r ffurf-lywodrnelb. 

Ond, meddai y gwrthddadleuydd, nis gallwn weled pa fodd y 
gellir cotìeidio yr athrawiaeth hon feî. raater o grcfydd a chred - r 
nis gallwn ni braidd ganfod pa fodd y gellir ei cbotìeidio yn 
unig fel peth teuluaidd, rhywbeth' a berthyna i bleserau teuluaidd, 
heb fod mewn un ffordd yn gyssylltiedig «î chrefydd. Mewn ateb- 
iad, ni a ddangoawn ei bod wedi ei chorffoli fel rhau o'n crel’ydd, 
ac yn anghenrheidiol er ein dyrchafiud i gytìawuder gogoniant 
yr Arglwydd yn y byd tragywyddol. A garecb chwi wybod y 
rhesymau ? Cyn yr elom trwodd. ni a ymdrechwu ddweyii 
pabam yr ystyriwn hi yn athrawiaeth anghenrheidrol er eit 
gogouiant a'n dyrchafiad i'n cytìawnder o ddedwyddwch yn y 
byd dyfodol. 

Yn gyntaf, ni a wnawn ycbydig o sylwadau rhag- arweinio* 
o barthed i fodoldeb dyn,— i’w fòdoldeb cyntaf yu ei ystad gynt- 
af ; ac yna dywedyd rbywbeth o barthed i’w sefylifa bresennol. 
a'r cyssylltiad a ddeil â*i sefyllfa nesaf a dyfodol. 

Mae gan y Mormoniaid athrawiaeth neilldurd o barthed ì’it 
cyn-fodoldeb, yn wahanol i olygiadau y byd crîstionogol, a elwir 
felly, y rhai nid ydynt yn credu i ddyn gael c\u-fodoldeb. Credir 
gan y byd crefyddol, fod Jyn, gorff ac ysbryd, yn dechreu byw 
oddeutu yr amser y genir ef i*r byd hwn, neu ychydig cyn hyny 
mai dyna y pryd y decbreua bywyd. Credant fod yr Arglwydd, 
trwy weithred uniongyrchol o gread, yn y lle cyntaf, wedi Uunio 
dyn allan o bridd y ddaear; a chredant fod dyn yn feddiannoi 
ar gorff ac ysbryd, trwy uniad pa rai y daetli yn greadur byw. 
5Ieddyliwch pe yr addefem yr athrawiueth hon yughylch Iluniad 
y corff o’r pridd; yna pa fodd y lluníwyd yr ysbryd ? Wel, 


rDGO>!< lEtOM. 


53 


BU'Jilai on, n>tJdvlìwn iddo uool el wr.erd trwj weithred onion- 
Eyrcbnl o Rri'aJ gnn yr Hollolluog el huo; ddarfnd iddo ef 
tfurfìo yibryd dyn, «I lunio n'l orplien mewn dull cyfnddm i bren. 
wylio y bnbell n wnaeth efe allan n'r prldd. 

A oe» genych ryw hane» o hyn yn y Heibl ? A ddywed yr y»- 
grylhyrau i'r yibryd gael el lunlo ar yr amter y gwnied y babell ‘ 
Na ddywed. Holl bebyll plant dynion ag a luniwyd, er t cen- 
edlaetbau gynt, o ddyddlan Ailda liyd yr nmier hwn, a lunlayd 
nllan o'r ddaear. Yr ym ni o'r ddaear, yn ddaearol. Mae y 
babell wedi ei llunin yn unoi ag egwyddorion (MMiodol, a chyf- 
reithiau cydgnrfTolitd, ag eigyrn, a rhnawd.a gewynau,a chroen. 
Yu awr, pa le y meddyliwch chwi i'r holl bebyll hyn gaei eu 
hyabrydoedd f A yw yr Arglwrdd yn gwneyd yebryd newydd 
bob tro ag ygwnoir pabel) * o» frlly, ni ddarfyddodd gwaith y 
greadigaotb, yn n| crodo y byd criationngol, ar y aeithfed dydd. 
O» adJefwn eu golygiadau hwy, mao yn rhaid fod yr Arglwydd 
yn parbaua greu yabrydoedd I breawylio holl bebyll plant dynion ; 
inae yn rlmid iddo greu rhywbeth tebyg I fil o fillynau o yabryd- 
nedd bob coiiríf ; mae yn rhaid ei fod yn gweilhto wrthi bob 
dydd, canya y inne llawer o gannoedd o beraonau y n caol eu geni 
i’r byd bob dydd. A yw yr Arglwydd yn creu yabryd ncwydd 
bob Iro ag y daw pabell newydd i'r byd ‘ Nid edrycha hyny yn 
rheaymol, nac yn üduwaldd. 

Ond pa fodd y mae,chwl a ofynwch >f\Yel, y ffaith jw, mae y bod 
hwnw ag eydd yn bywiogi y corff yma, ag aydd yn rhoddi bywyd 
uc egni, a gallu i aymud, I weilhredu, ac i feddwl — y bod hwnw 
ng u driga o fewn y babell hon, yn llawer henach nag ydyw y 
bubell, Mao yr yabryd hwnw a driga o fewn pob gwrryw, a 
phob benyw, o'r gynnulleidfa fuwr hon o bobl, yn fwy nl mil- 
rtwydd oed, ac mi a anturiwn ddywedçd, y mae yn fwy n i phum 
milflwydd oed. 

Eithr pa fodd y cafodd ei wneyd ? pa bryd y rafodd ei wneyd ? 
a chan bwy y rafodd ei wneyd ? Oa oedd ein hyabrydoedd yn 
bodoli amryw filoedd o flynyddoedd yn ol, — oa dechreuaaant íod- 
oli ; oa bu dechreuad ar eu cydgorffoliad, pu fodd y bn y 
cydgorfToliad hwnw ? Drwy ba pyfrwng, ac yn ol pa gyfon- 
draeth o gyfreithiau ? Ai trwy greadigaeth uniongyrchol o eiddo 
yr Hollalluog ? Ynte a ffurfiwyd hi trwy gyfundraeth o gyfreith- 
iau cyffelyb i'r dnll ag y dygir ein cyrff i fodoldeb? Ped yat- 



24 


l'DOORN SEION. 


resymem yn gymhariaethol, beth a ddywedem ? Dywedem fodoli 
o’n hysbrydoedd drwy genedliad yn gyffelyh i*n cyrff, neu y babell 
hon o gnawd ac esgryn. Eilhr pa beth ddywed dadguddiad ar y 
pwnc hwn ? cawn weled a gyduna dadguddiada cbyfatebiaeth. 

Darllenwn am ryw gyfnod pan y gosodwyd conglfeini y 
ddaear, ac y sicrhawyd ei seiliau hi — am amser, pryd ag y dech- 
reuodd yr Arglwydd roeleiddio V drigle hardd a gogoneddus hon, 
sef y ddaear, yna cawsant emser Ilawen iawn. Ni wyddi6 a 
feddent yno yr offer cerdd a'r ddawns ; eithr un peth sydd wyb- 
odus, sef fod yno lawenydd mawr, ie, fod nefoedd yn adleisio 
eu caniadau ; ebe yr Arglwydd wrth Job, holl feibion Duw a 
tìoeddiasant gan lawenydd, a sêr y boreu a gydganasant pan os- 
odwyd sylfaeni y ddaear hon. 

SIeibion Duw, cofiwch, a llneddiasant gan lawenydd, o lier. 
wydd eu bod yn canfod trigle liarddwych yn cael ei ddarparu, ar 
ba un y gallent hwy mewn pebyll breswylio : hiraetbent am yr 

alns er yn awyddus edrycbent yn mlaen am y cyfnod hwnw, 

Uawenychent yn yr ystyriaeth o fod creadigaeth ar gael ei 
ffurfio, conglfeini yr hon eisoes a osodwyd, ar yr hon y caffent 
yn eu hamseroedd ac yn eu tymmorau a'u cenedlaelhau, bebyll 
i’w preswylio. Dygwch yr ystyriaeth adref atoch eich hunain, 
frodyr a cbwiorydd. A allwch chwi gydnabod eicb bod chwi a 
minnan vno? íe, ein bod ni yn mblith yr aneirif dorf a fioedd- 
iasant yu llawen pan y crewyd y ddaear hon ? Eitlir, ebe rhywun, 
nid oes genyf fi gof am byuy. Nid rhyfedd hyny, canys eich 
cof a gymmerwyd oddiarnoch, o herwydd eich bod menn daearol 
babell ; ac y mae hyn yn anghenrheidlol. Yr un peth a ys- 
grifenir am Iesu Gristci hun, yr hwn a ymddarostyngodd islaw 
pob peth. Er ei fod ef yn feddiannol ar ddigonedd o ddoethineb 
i gydreoleiddio y byd hwn ; er niai trwyddo ef fel y blaenor 
mawr o holl feibion Duw, y crewyd y byd, ac y crewyd hefyd 
drwy gyd-weithrediad ei holl frodyr ieuengaf, — er hyn oll, deail- 
wn i fod yn anghenrheidiol, er ei fawredd, ei ddoethineb, a'i 
allu blaenorol, yn ei ddarostyngiad, i’w farn gael ei chymraeryJ 
oddiamo ; ei gyn ddoethineb, ei wybodaetb, a’i fawr allu a ddi- 
flanodd ar ei ddyfodfa i’r babell fabanaidd o gnawd. Gorfu arno 
ddechreu i lawr gydag egwyddorion iselaf gwybodaeth, ac esgyn 
i fyny yn raddol, gan dderbyn gras am ras, gwirionedd am wir- 
ionedd, gwybodaeth am wybodaeth, hyd nes oedd wedi ei lenwi â 



IDGORN BRION. 


2ó 


holl gyflawnder y Tad, ao rn alloog i rooli, lljwodraothu, a 
moistroli pob potb, gan f**d wcdi etgyn goruwch pob peth. Felly 
yu union gyda ninoau ' nyni y rhai a ddyrchafasoni unwaith ein 
Ueisiau unol mcgya m*ibion a merchcd l)uw, nc a orfoledda»om 
o lawenydd pan otodwyd «ylfaeni y ddaear hon,— ydytn wedi 
dyfod yroa u chymmeryd pebyll, yn ol dull ein brawd henaf; ac 
yn eiu doroBtyugiad (canya daroatyngiad yw cacl ein hamddi- 
fadu o*r wybodaelh u feddem unwaith, ur gallu u fwyuhaem 
uuwailh), yn gyflelyb braidd i'o brawd hynaf, ein baru a gym 
merir ymaith. Ai nid ydym yn darllon hefyd yn y lleibl, mai 
Duw yw Tad ein hy«brvdoedd f 

Yr ydym wedi cael allan y meddem gyn fodoldeb. Cawn i 
Solomon, y gwr doeth hwnw, ddweyd, pan fyddo y corlT yn dych. 
wclyd i'r pridd, fod yr ytbryd yn dychwelyd at Dduw yr hwn a’i 
rhoes. Yn awr, fe ẃyr yr holl gynnulleidfa hon yn eithaf da, 
po nu fodoUacui yno erioed, nai gallem tldŷchweiytl yno. Nit 
gallwn i ddychwelyd i Culiffornia paham i oblegid na fum 
erioed yno. Pe na fuatech erioed gyda'r Tad, fel y bu yr Ieiu cyn 
Hciliad y byd, ni> gallaHcch byth ddychwelyd, mwy nag y gallwn 
innau i’r India Ddwyrciniol, Ue ni buin erioed. Blthr os buom 
yno unwaith, yna gallwn weled grvro dyweditd y gwr doelb, 
fod yr ysbryd yn dychwelyd «t Dduw yr hwu a’i rboes; y mae 
yn inyncd yn ol Ue y bu unwaitb. 

Gellid cael Uawer mwy o hrofíon o haithed i*r pwnc hwn, hyd 
y nod o*r cyficithad Seitnig o’r üeibl, eithr nid wyf yn tcimlo 
tuedd i sylwi yu rhy fuith ar unrhyw dystiolaelh henodol ; digon 
yw dweyd fod cyfieithad y prophwyd Joseph Smith o'r rhan 
flacnaf o lyfr Oenesis yn argrafTedig, ac yn dra eglur ar y roater 
hwn. Yn y eyfieiihad ysbrydoledig hwn cawn fod cynfodoldeb 
dyn yn cacl ei eglur ddungos, u bod ysbrydoedd pawb dynion, 
gwrryw a beoyw, yn bodoli cyn llunio dyn allan o briJd y 
ddaear. Eithr pwy oedd eu Tad ? Yr wyf eisoes wedi dyfyna 
dy wediad mai Duw yw Tad ein hysbrydoedd. 

Mewn un ystyr o’r gair, y mae inwy o Dduwiau nag un ; ac 
mewn ystyr arull nid oes oud un Duw, Llefara yr ysgrythyrau 
aro fwy o Dduwiau nag uu. Gelwid Moses yn Dduw i Aaron 
mewu geiriau eglur; a'u Hiachawdwr, pan yn Uefaru ar y pwnc 
hwn, a ddywed, “ Os galwodd yr ysgrythyrau y rhai hyny yn 
DJuwiau, at y rhai y daeth gair Duw, paham y ceisiwch fy erlid 



26 


UDGORN 6EION. 


if a’m lladd, oblegid fy n)®d yn tystiolaethu mai tnyfi yw ^tfab 
Duw ? M Hyn mewu sylwedd, oeJd gair ein Hiachawdwr ; gelwir 
y rhai hyny at ba rai y daeth gair Duw, 'y n Dduwiau, yn ol e» 
dystiolaeth ef. Yr boll fodau hyn wrth gwrs ydynt un, inegys y 
mae'r Tad a’r Mab yn un. Gelwir y Mab yn üduw, ac felly y 
Tad, ac mewn rhai rnanau gelwir yr Ysbryd Glân yn Dduw. 

Y maent yn un mewu gallu, mewn doethineb, mewn gwybod- 
aeth, ac yn yr etifeddiaeth o’r gogoniant nefol ; y roaent yn un 
yn eu gweithredoedd ; maent yn meddu pob peth, a phob peth 
ydynt yn ddarostyngedig iddynt; maent yn gweithredu mewn 
undcb ; ac os oes gallu gan un i ddyfod yn Dad ysbrydoedd, íelly 
y mae gan arall ; os gall un Duw amlhau ei rywogaeth, a chodi 
i fyny ysbrydion ar ei lun a’i ddelw ei hun, a'u galw yn feibion a 
merched iddo, felly y gall pob Duwiau ereill a ddeuant yn gyff- 
olyb iddo ef, wneyd yr un pelhau; o ganlyniad, fe fydd llawer o 
Dadau, a llawer o deuluoedd, a llawer o feibion a nierched, a 
hwy a fyddant yn blant y bodau gogoueddedig a nefol hyny ag a 
ystyrir yn deilwng i fod yn Dduwiau. 

Gadewch i mi ddwyn gerbron yma, er boddlonrwydd i’r saint, 
dystiolaelh y weledigaeth, a roddwyd i’n prophwyd a’n dadgudd- 
iwr, Joseph Smitb, a Sidney Rigdon, ar yr Itieg o Chwefror, 1832. 
Yr oeddynt wrth y gwaith o gytìeithu y Testament Newydd trwy 
ysbrydoliad ; a thra wrth y gwaith mawr hwn, hwy a dJuelbant 
at y 29ain adnod o’r ômed bennod o Ioan, yr hon a roddwyd 
iddynt yn y geiriau hyn : “ y rhai a wnaethant dda yn adgyfod. 
iad y cyfiawn, a*r rhai a wnaethant ddrwg yn adgyfodiad yrang- 
hyfiawn.” Trwy fod hyn yn cael ei rodái raewn geiriau gwabauol 
i’r cyfieithad Seisuig, acho9odd iddynti synu a rbyfeddu ; a hwy a 
ddyrchafasant eu calonau mewn gweddi at Dduw, am iddo ef 
ddangos iddynt paham y cawsent hyn mewn dull gwahanol; ac 
wele, gweledigaethau y nefoedd a agorasant o’u blaen. Hwy a 
welsant y greadigaeth ysbrydol ag oedd i ddyfod allan a chym- 
meryd arnynt gyrflf ; a hwy a welsant betìiau megy9 y byddant 
mewn amser dyfodol ; hwy a welsaut y bydoedd nefol, daearol, a 
than-ddaearol, yn gystal â dyoddefiadau yr annnwiol; daeth y 
cyfan ger eu hron yn y weledigaeth fawr a gogoneddus hon. A 
thra yr oeddyut etto yu syllu ar betliau fel yr oeddynt cyn bod 
y byd, hwy a orchymynwyd i ysgrifcnu, gau ddywedyd, “ Hon 
yw y dystiolaeth, y diweddaf oll a roddwn ni am dnno ef, ei fod 



UDGOHN MMOW . 7T 

«t yi íyw; cADys*«i a’ì gwoUom ef, hyd y nod tr ddoheuUw 
I>uw, a chlywiom y lUit yn dwyn (yslioUolh mai cf yw unig- 
«nedig y TaJ, — mai gwnddo, a thrwyddo ef, *c orddo «f y roac 
nc y CAfodd y bydoedd ei creu, a bod eu (rigohon yn feibion a 
merched cenedledig i Dduw." StUch ar yr vmadrodd diweddaf 
iiwo, “ bod eu irigolion yn feibion a mefched conedUdig i Dduw" 
(K«n feddwl y gwahunol fydocdd a grewyd ac a woAethwfd), 
>\lwch, aid y w hyo yo dweyd diaì Duw, vr hwn a waaanAethw n ac 
a addolwn ni, oodd y Tad ei hunan, yn ei beraon ei bun,o'r boll 
/eibion a mer-ched hyu o eidd«* y gwahattol fydoodd ; eilhr “ meib- 
ion a me/ched cenedledig i Dduw" ydynl; hyny yw, wedi eu 
cenedlu gin y rhai hyny m woaed yn dehyg !ddo y yn ol ei lun 
o'i ddclw ef; hwy a genedlaMDÌ feibion a merchcd, oc a'u cen 
<*dlut»ant « Dduw y i brcAwylie y gwahauol fydeedd hyn y «oniaaom 
datiynl. Ki*hr mwy atu hyn, oe cawo amaer, oyn y ler- 
iy nwa. 

Vr ydyra yn awr vb dyfod at yr nil heo o'n pwnc, neu ddyfod. 
iad yr ytbrydoedd hyn i’w bail yalad, oeu eu genedtgaelh a’u 
bodoliaelh roewn pebyll marwol. Jfcywedir wrihytn fod yn mhlith 
y leulu UDAwr hwn o yabrydoedd, rai yn fwy mawr ac ardderchog 
nag ereil), gan feddu <uwy o ddealUwriarth. 

l*a le y dArllenwch hyny, rocddai un ? AUan o I.vfr Abraharo, 
• gyfieiíhwyd o’r papyrus Aifiìaidd gait y pn»phw yd Joscph 
hmillu Yn rohlith y tculu roawr a llioiof o yabrydoedd (“ y 
ancibion u’r tncrcho.l cencdledig i Uduw”), y mao rhai yn fwy 
dcaUgar nag ereill, a dangocodd yr Arglwydd i Ahrahatn, “ y 
dcalllwriacthuu a goríTolwyd cyn bed y byd . a: yn tnhlith yr holl 
taì hyn yr oedd Hawer o*r rhai muarion ac apdderchog *’ A 
Duw a ddywedodd wrtli Abraharo, 44 Tydi wyt un o honynt, ctb- 
olwyd di cyn cacl o bonot dy cni." Etholwyd Abraharo cyn iddo 
gael ei eoi. Dyrna yntc wybodaeth, pe nicddem aroser i aylwi 
arni, ar yr athrawiaeth o elboledigat4h. Pa fodd bynag, gallaf 
•ylwi nad yw yn golygu etholedigaelh ddiatnroodol i fywyd tra- 
gy wyddol. o ddospartb neillduol, a’r gweddill i gael eu tynghedu 
i ddamuedigaeth dcagywyddol. Digoued i ddywedyd fod Abra- 
haro a llawer ereill o’r rhai mawrion a rhagorol yn nheulu yr 
ysbrydion, wedi eu hethol cyn cael eu geni, i -ddybenion neillduol, 
or dwyo oddiamgyîch weithredoedd penodol, i gael y fraint e 
Aâyíoá wr esgynlawr gweitbrediad, yn mhlitb y llu dynioo, tnewB 





rDOOR.'t SEION. 


amgylchiadau ffafriol. Daeth rhai trwy rieni santaidd * da, er 
cyflawni rhyw bethau penodol a arfaethodd yr Arglwydd i gym- 
meryd lîe, er cyn seiliad y byd. 

Mae yr Arglwydd wedi ordeinio fod i*r ysbrydion hyn ddyfod 
yma a chymnieryd pebyll trwy gyfrailh henodol, trwy gyfrnng' 
neilldüol; a’r gyfraith hono yw cyfrailh priodas. Y mae cryn 
lawer o bethau ag a basiaf heibio iddynt; gwelaf po cyffwrddwn 
â’r holl egwyddorion, y byddai yr amser a fwriadwyd at y ddar- 
lith hon yn llawer rhy fach ; o ganlyniad yr wyf dan yr ang- 
henrheidrwydd o fyned heibio i lawer o bethaa o barthed i’r 
ysbrydiou hyn yn eu hystad gyntaf, a’r cyfreilhiau a’u llywod- 
raethent yno, a dyfod at eu hail ystad. 

Ordeiniodd yr Arglwydd briodas rhwng gwrryw a henyw, fet 
cyfraith trwy yr hon y cawsai ysbrydion ddyfod yroa a chymmer- 
yd pebyll, a myned i’w iiail sefyllfu o fodoldab. Darfu i’r Ar- 
glwydd ei hun wehsyddu y briodas gyntaf berthynol i’r byd hwn, 
a pherthynol i gnawd ac esgyrn yma ar y ddaear hon. Nid wyf 
yn dywedyd perthynol i farwoldeb ; canys pan weinyddwyd 
y briodas gyntaf, nid oadd un mnrwoldeb yno. Y briodas gyntaf 
ag sydd geuym ni hanes am dani, oedd rhwng dau fod anfarwol; 
yr hen dad Adda, a’r hen fam Efa; yr oeddyut hwy yn fodao 
anfarwol : nid oedd gan farwolaeth lywodraetb na gallu drostynt 
hwy ; yr oeddynt yn alluog i barbaw yn oes oesoedd, yn eu 
corffoliad. Pe buŵsent wedi cyflawni y gyfrailh, a chadw o fewn 
ammodau a therfynau penodol, ni chawsai eu pebyll byth eu 
cymmeryd gan farwolaeth ; marwolaeth a ddaelh yn gwbl trwy 
bechod, a phechod yn unig. Cafodd y briodas hon ei gweinyddu 
rhwng dau fod anfarwol; dros ba cyhyd ? hyd angeu ? Nage, 
Yr oedd hyny yn gwbl alian o’r cwesâwn : nis gallai fod y fatlv 
beth yn y seremon». 

Pa beth a ystyriech clrwi, fy ngwrandawwyr, pe gweinyddid 
priodas rhwng dau fòJ, heb fod yn ddarostyngedig i farwolaeth? 
A ystyriech hwynt wedi eu cyd-gyssylltu dros nifer benodol o 
tiynyddoeild. ac yoa fod eu holl gyfammodau yn darfod am byth,. 
a’r cytundeb i'iiodasol ar beu ? A edrychai hyny yn rhesymol » 
chysson ? Nh wnelai. Dywedai pob calon fod gwailh Duw yu 
berffaith yn ac o hono ei hu-n, ac yn gymmaint ag na ddygasai 
pechod anmherffeilhrwydd ar y ddaear, yr hyn a gydgy8sy)ltodrl 
Duw,uis gellid ei ddattod, a’i ddiuystrio, a’i dori gan uurbyt» 



•llo UUw y br J ne íol, o ganlirnUü y r ceûtl rn drtgjwjddol; 
jr oedd vr ordiohad o undrb jn dmgjwjddol ; jr oedd oeliad j 
Jehofa miwr ar Adda ac Eím jn drmgjwjddol jn ei natnr; ac n» 
sefjdlwjd §f erioed rr mwjn cael ei ddmdjmchweljd a'i ddwjn » 
derfjniad. Mae jn hjtbj» fod j Mormoniaid jn bobi neiUdooi 
jnghjlch priodat ; credwn mewn priodi, nid mm am«er jn unig. 
eilhr wm bob trmgjwjddoldeb. Mae hjn jn ddrjchfeddwl rhj. 
fedd, medd un, priodi im bob tragjwjddoldeb. Nid jw rjfedd 
jn j bjd ; canja pan ddeuwn i chwilio jr jigrjthjrau, cewn 
nad oedd jr eeiampl gjnUf • oaodwjd i'r hoil drulu djnol fel 
cynllun m aefjdlwjd er i ni ei ddilyn, weJi ei rhoddi hjd íar 
wolaeth, cmnja nid oedd gan farwolneth ljwodraelh ar j prjd 
hwnw, eithr bendilh dragjwjddol jdoedd m gjhoeddw jd ar ein 
rhieni cjntaf. Nid oem am»*r genjf i egluro yn mhellach am 
briodas Adda ac Kfa; eitbr mi • mf jn mlaen al ei hiiiogweth. 

Mae vn wir iddjnt fyned jn ajrthiedig, rilbr j mae gwarrdig- 
aetli jn bod. Ond geill rhai jatjried na wnaeth j waredigarih 
ond jn unig ein gwaredn o »»n, hjnj yw, dim ond oddiwrth 
•ffeithiau j cwjrop. Kilhr nid fellj j mae; rhaid i bob gwr- 
rjw a beujw weled ar nnwaiih fod gwaredigaeth yn rhwjro r> 
gjnuwja gwaredigaelh gjliawu o’r boll freinliau a goliwyd trwy 
j cwjmp. 

Meddjliwch, jnte, fod ▼ cwjmp jn grfrjw jn ei natur ag i 
ddiddymu j cjfamnaod priodaaoi trwj farwoUrth, — jr hjn nid 
jw vn anghenrhridto) i addef, canja jr oedd j nftmmod wedi ei 
aelio jn Haenorol i’r cwjmp, ac nid oea genjm un hanea iddo 
gael ei ddiddymu — eilhr tjbiwch mti fellj jr oedd ; ai ni fuaaai 
j waredigaelh mor gjtied á*r cwjmp, er adferu hiiiogaeth Adda 
jn o) at jr hjn a gollasaul? Ac oa priodwyd Adda ac Efm am 
bob tragjw jddoldeb, yr oedd y aererooni jn ordinbad dragj- 
wjddo), fe) j bjddenl eiil deuodd jn un cnawd yn dragjwjdd ; 
os bjdd i chwi m miuoau bjlh gael ein hjsljried jn deilwng i 
gael ein hadferjd jn •! o’n aefjllfa sjrthicdig ac isel i’r breintiau 
a fwynheid cjn j cwymp, ai ni chaetn nintiau sel priodas dra* 
gywyddo), megvs jr oedd gvda ein rhieni cjntaí? Pe na íeddero 
resjmau vn jr holl Fcibl,buasai hjn jn ddigon i setlo j mater 
ar unwaith yn meddwi pob djn a djnes mjíjrgar, jn gjm. 
maint ag j djgwjd jmaiih gan gwymp dvn unrhjw freiniiau 
o barthed i undeb gtrrrjw a benjw, fod vn rhaid i'r breiutUu 



30 


3DOORN BEION. 


hyn gar*l eu hadftìryd yn ngwaredigaeth dyn.neu ynte nid yw ya 
gy/lawn. 

Pa beth yw dyben yr undeb hwn? — yw y cwesliwn nesaf. 
Dywedir wrthym y dyben o hono ; d&ngosir ef yn eglur; canys, 
medd yr Arglwydd wrth y gwrryw a’r fenyw, Yr wyf yn gorch- 
ymyn i chwi amlhau a llanw y ddaear. Ac yn gymraaint á’n bod 
wedi prufi fod y trcfniad priodasol yn dragywyddol yn ei natur, 
yn fiaenorol i'r cwymp ; os adferir ni yn ol i*r iiyn a gollwyd trwy 
y cwymp, adferir ni i’r dyben o gario allan y gorchyroyn a rodd- 
wyd cyn y cw yrop, s ef, aiclbau a llanw y ddaear. — A yw yn 
dywedyd, parhewch i amlliau dros ychydig fi vn yddoedd, ac yna 
rhaid i’r cytundeb priodasol ddarfod, ac ni fydd un cyfieusdra 
peilach i gario allau y gorchymyn liwn, eithr ít» fydd diwcdd 
arno ? Nac ydyw ; nid oes diin o'r fath hvn wedi ei nodi ; eithr 
y mae'r cwymp wedi dwyn i mewn auundeb trwy farwolaeth; nid 
ydyw yn ran o'r cynllun gwreiddiol; o ganlyniad, pan fo gwrryw 
a benyw yn cael eu badferu o'r cwyrop, tnry rinwedd y cyfara- 
nn*d bythol a thragy wyddol o briodas, hwy a barhant i gynnyddu 
ac amlhau i bob oesoedd iragwyddnldeb, i genodlu bodau yn ol 
eu gradd eu hunain, ac ar eu llun a’u delw eu hunain, blagur o 
ddcalltwriacth, y rhai a dyngliedir, yu eu bamseroedd a’o pryd- 
iau, i ddyfod uid yn unig yn feibion Duw, ond yn Ddnwiau eu 
hunain. 

Mae hyn yn rhoi cyfrif am yr araryw fydoedd y clywsoro yr 
Jlenuriad Graut yn llefaru am danynt y pryduawn ddoe; gwnai 
poblogíad bydoedd, ueu gynnydd diddiwedd, hyd y nod o un 
teulu, ofyn cynnydd diddiwedd ar fydoedd ; a phe byddai un 
teulu yn cael eu huno yn y cyfaramod tragy wyddol o briodas, i 
gyfiawni y gorohyrayn mawr hwnw, o amlhau eu rhywogaeth a’u 
cenedlu ; ac os nad oes diwedd ar gynnydd eu hiliogaeth, gofynai 
am gynnydd diddiwedd o jydoedd «ewyddion ■ ac os yw uu teulu 
yn galw ara hyn, pa beth fyddai galwad miliynau aneirif o deulu- 
oedd ? Hwy a alwent am gynnifer o fydoedd ag 6ydd eisoes 
wedi eu darganfod gan y cliwyddwydr ; ie, rhaid i’r uifer gael ci 
lliosogi hyd at anfeidroldeb, fel y byddo ìle i etifeddiaeth raeib- 
íon a merched y Duwiau. 

A ydych xhwi yc dechreu deall pa fodd y ca y bydoedd byn 
•eu trigolion ? A ddysgaeoch mai meibion a merched Duw ger 
ij mron y dydd bedd yw, yw ei hiliogaeth ef— wedi eu gwueyd ar 



rDC.ORJt 'EVO*. 


31 


•5 dáflw el linn; a'u boj hwy i Ünsogi eu rhjwogacth hjd nf* y 
bjddont yu anoirif ? 

Oadowrh i ni ddywedyd ychydig o eiriau, cyn y gadawn y 
rhan hon o*n pwnc, ar yr addewidion a wnaed i Abraham, Itaac, 
a Jacob. Yr addcwiJinn ooddynt, dyrchnfwch fich üygaid, a 
gwelwch t felly y bydd dy had di, mor afrifcd ft*r aer Pa 
bolh arall a addawrodd ef? Ewch at làn y mAr, ac odrychwch ar 
yr eigion o dywod, a gwelwch fychander en temigao, ac yna 
deallwch y bydd eich hnd chwi mor aneirif â*r tywod. Yn awr, 
bydded i ni gymtneryd hyn at ein hyttyriaeth. Pa fa int o gorfT 
o dywod a gytnmerid i wneyd cynnifor ag aydd o drignlion yn 
awr ar y ddaear? Mewu oddeutu troedfedd gubig o dywod, gan 
gyfrif y gronynau o faintioii penodol, fe fyddai mil o filiynau o 
ronynau. Yn a«r, y mao hyn oddeutu nifer poblogaeth oin byd. 
Pe byddai i*n daear nl barhau 8,000 o flynyddoodd, neu bedwar 
ugain canrif, gyda phoblogaeth gyfartal o fil o filiynau yn mhob 
canrif, yna byddai tair llath gubig o dywod yn cynnwyt nifer 
fwy o ronynau nâ holl boblogaeth y ddaear o'r dechreuad, hyd 
net y bo metur trigolion y greadigaeth hon yn gyflawn. 0« 
peidia dynion nmlhau y pryd hwnw, pa le mao yr addcwid a 
wnaed i Abraham ? A ydyw wedi ei obyflawni ? Nac yw. Oa 
mai dyna ddiwcdd ei gynnydd ef, welc, nid yw addewid yr Ar- 
glwydd wedi ei chyúawni. Oblegid v »«m o dywod, ag tydd yn 
arddatigot ei had ef, a ellid ou llutgo oll mewn cert un crífyl ; ac 
etto fe ddy wedodd yr Arglwydd wrth Abraham, Dy had a fyddant 
mor amltfd à'r tywod ar làu y roôr; hyny yw, a chario allan y 
meddylddrych yu llawn, yr oedd i fod yn ddiddiwrdd; ac nro 
hyny, mae yn rhaid fod bydoedd dirifedi er iddynt fyw ynddyni. 
Nit gallwn ni amgyffred anfeidroldeb. Eilhr digon yw dywedyd, 
pe rhifid vr hoil dywod ar làn y mòr, meddai y prophwyd Enoc, 
ac wedi hyny holl ronynau y ddaear, ac yna ronynau miliynau o 
fydoedJ fe) y byd hwn, ni fyddai yn ddechreuad i'th holi greadig- 
aelhau Di ; ac etto yr wyt ti ynt, a’th fynwes tydd yna ; a*th 
gortynau ydynt ettynedlg allan w hyd. Y mae hyn yn rhoddi 
digon o le er cytlawni yr addewid a wnaed i Abrahmn, a digon yu 
ngweddill er cyüawui addewidion cyfîelyb i'w boll had ef. 

(l'io barhau.) 



32 


IDGORN SEION. 


LLYTHYR AT Y LLYWYÜDION W. S. PHILLIFS A 

J. DAVIS. 

0 

Uear Kiver, 80 milltir o Ddinas y Llyn Halea, Medi 20, lâtt. 

Anwyl Frudyr Fuillips a Davis, — Yn ol fy addewid, wele û 
yo achub y eyûeusdra o ysgrifenu atoch yr ail wailb ar y daitb 
hou. Cawsom daith gysurus yr holl tfordd hyd y fan yma, a’r 
hin yn hynod o dymherus, heb ond ychydig wlaw, ac heh un 
dymhestl : ac er ein hod wedi croesi un mynydd yn 7,700 o 
droedfeddi yn uwch nA gwyneb y môr, ni welsom gymmuint à 
diwrnod o eiru ar ein iTordd. Llawer o gymylau duon a welsom 
yn codi yn roòn y gwynt, a chlywsem daranau pellenig fel pe bai 
yr holl nefoedd uwchben yn ymgynhyrfu er ein hysgubo ymaith; 
ond rii feiddiasant ein niweidio, oblegid fod yr Hwn sydd â phob 
awdurdod yn ei feddiant, ac sydd yn galw y aér wrth eu henwau, 
a'r hwn y rnae’r gwyntoedd yu ufyddbau i’w arch, megys â’i law 
yn eu rhanu, ues yr oeddynt yn myned heibio o bob tu, a ninnau 
yn y canol, heb deimlo dim o’u heûeithiau. Nid unwailb, ac nid 
dwywaitb y bu hyn, 

Yr ydym oll yn lach yn bresennol, ac ni chawsom ond ychydig 
o glefyd ar ein taith. Mae pedwar wedi marw, sef William Da- 
fydd o Lanelli, a Tliomas ei fab^ hefyd, William, mab y chwaer 
Howells o Aberdar,yr hwn a syrthiodd dau olwyn pedrolfen ei 
fara, yr hon a aetb dros ei ddwyfron. Gweiniasom iddo trwy 
ordinliadau eglwys Iesu Grist, yn ol yr ysgrytbyrau, ac yr oedd 
V nos ganlynol yn rhodiana oddiamgylcli y gwersyll. Clafycb- 
odd eilwaith yn mhen diwrnod neu ddau, a gweinyddodd y brawd 
Taylor a roinnau iddo drachefu, ond diangodd er pawb a pbob 
peth. Y llall a fu farw oedd Jennet, merch Thoraas ac Anne 
Morris, o’r cancr. Cewch ychwaneg o hanes ein taith pan elom 
i’r Dyffryn. 

Yr oeddym yn ein gwersyll y neithiwr ar làu y Sulphur Creek, 
dwy filltir oddiyraa. Clywsora yn y boreu fod ein hanwyl frawd 
Capt. D. Jones yn gwersyllu wrth Afon yr Arth. Nid hir, fel y 
gallweh wybod, wedi clywed y newydd, y bu y gair “ pack up 
and pick up”cyn dyfod allan ; ac yr wyf yn gwybod na fu dim 
gwell ufydd-dod i alwad roewn un rhan o*r yradailh. Yr oedd ei 
enw wedi ennyn fflaro o gariad yn mynwes pob un tuag ato, fel 
uad oedd dim i’w glywed trwy y gwersyll oud y “ brawd Jones,'* ao 



t'DGORN atlON. 


z» 


" awn l’w pyfarfod.'' Nld hir y huwyd eyn bod yr olwynion yn 
trol. Wodltoithio yn apoa I lilltir, pwelem ddyn bychan o gnrif. 
olacth yn cerdded yn gyflttn i'n cyfarfod. Nia gwyddem pwy 
oedd ; ond fel ag yr oeddem yn neahau at eln gilydd, er ein 
llawenydd, pwy ydoedd ond ein banwyl frawd Jonea, a’i w<’ n 
alriol fel arferol. Mao yn hawddacb dychymmygu na deagrifìo 
ein cyfarfnd. Wedi yagwyd dwylaw, codeidio, wylo, a chyaanu, 
aelhom at lAn yr afon llu yr oedd wedi gadael oi geffyl, gan f nl 
wedí teithio o ugain i ddeg ar-hugain o filltiroedd ar byd y noa o 
llaeu ci gwmni, cr ein cyfarfod ni. rendcrfynaaom aroa diwrnnd 
yn ei gyfeillaab, i ymddyddan i'n gilydd am belhau perlhynol I 
dcyrnaa cin l)uw. O, frodyr, mnr felya y dylifai ei yinadroddion 
dros ei wefus. Man yn wir fod pob gair o'i enau yn felys gynt 
yn Nghymru, eiihr yr oeddynt yn fil melyaach yma ar fynyddoedd 
anial yr Ameriea, rhwng wyih a naw mil o filltiroedd o Oymra. 

llhaid tcrfynu yr ysgrif hon, canys y mao'r gwersyll yn nrau, 
a'r brodyr Jeremy a Daniels yn dyfod. I’wy ddichon ddal ys 
grifell, pan y mao hrodyr ffyddlawn ag y cyd-deithiais i hwynt 
filoedd o filltiroedd mewn rhwymyn cariad, yn ncsiu I nld myfl. 
Dacw y brodyr a'r chwiorydd yn rhodeg; nia gailaf fmnau ddol 
yn hwy. * Wele, pob un A’i galon yu Uawn llawenydd yn dych- 
aelyd l’r gwersyl), mewn llawn brofiad o wirlonedd y geirian — 
“ mor hyfryd yw trigo o frodyr yngbyd,” Treuliasom gweddill y 
dydd mewn cariad brawdol, weithiau yu canu, bryd arall yn tyet- 
iolaelhn oin penderfyniadau, gwrandaw addysgiadau y tri brawd, 
nea aelh y dydd heibio, ac os dywodwn V gwir, lî o’r gloch y nos 
hefyd : ac er mai rhwng yr helyg gwyrddion yr oeddym yn cyd- 
gyfarfod, yr oedd Yahryd Duw yu ein plilh. Ymodawsom oll er 
i bob un gyflawni ei gynghor, mewn llawn hyder cael cyfarfod 
elto yn Seion. Mae y gworsyll yn cychwrn : ffarwel am dro, 
anwyl frodyr, l’hillipa a Datis. 

Ydwyf, eich brawd yn rhwymyn yr Efengyl, 

IV. MoROtN. 


CYNOHOR CYFFRF.DINOL. 

Cynnaliwyd Cyngbor Cyffredinol perlhynol i'r Eglwys Gymrcig, 
yn Neoadi y CymreigydJion, Mertbyr, ar y 3ydd o'r mis hwn. 
Declireuwyd trwy ganu a gweddio gan yr Heouriad T. Jeremy. 



34 


UDaO&N SEION. 


Yna anorchodd V Llywydd Phillips y Cynghor, gan ddymuno 
rhan yn ngweddiau ei frodyr, fel y byddai yn alluog i gariü 
gwailh y cyfarfod yn mlaen yn ol ewylJya Uuw. Wedi dysgu 
egwyddorion pwysig i*r swyddogion gauddo ef a'r brodyr Uavis 
a Jonea, gwnaed y penderfyniadau a ganlyn : — 

Cynnygiodd y Llywydd Pbillip9 fod yr Ilenuriad Abednego 
Jonea (yr liwu a fwriada fyned i Seion yn fuan), i gael ei rydJ- 
hau oddiwrth lywyddiaeth Cynnadleid Llanelli, ar y 17eg o'r 
niis hwn ; ynn, fod Dewi Elfed Jonea i gymmeryd ei le, ac 
Alfred Clark i fod yn gynghorwr blaenaf iddo. Cariwyd. 

Cynnygiodd fod yr Henuriad Duniel Daniels, o Ddyffryn y 
Llyn Halen, i fod yn Fugail dros Gynnadleddau Aberteifi, 
Penfro Ddeheuol, a Phenfro Ogleddol. Cariwyd. 

Cynnygiodd fod yr Henuriad Thomas Jeremy, o Ddyffryn y 
Llyn Halen, i íod yn Fugail dros Gynnadleddau Gorllewin 
Morganwg, Lanelli, a Chaerfyrddin. Cariwyd, 

Hefyd, penderfynwyd fod yr Henuriad Dan Jones, o Ddyffryn 
y Llyn Haleu, i fod yn ail Gynghorwr i'r Llywydd Phillips, y u 
lle yr Henuriad T. Pugh.ac hefyd i ly wyddu Cynnadledd Ddwyr- 
einiol Morganwg. Cariwyd. 

Terfynwyd trwy weddi gan y Brawd Daniels, ac ymadawodd y 
mwyrif o’r 9wyddogion wed» cael eu llanw o fywyd ac o’r Ysbryd 
Glân. 

W. S. Phillips, Lli/Wìfdd , 
Riciiard Morris, Ysgrijenydd. 


YMDDYDDAN RHWNG SANT A*I GYFAILL. 

S. Yn awr, fy anwyl gyfaill, rliowch glywed im' pa faint 
O ddrwg a glywsoch heddyw wrth wrando ar y Saint? 

C. Ni chlywais ddim yn croesi y geiriau dwyfol pur, 

Ond am ryw waredigaeth, 'roedd hyny’n ddrwg yn wir, 

S. Mae gwaredigaeth, cofiwch, yn un o*r pethau mawr 
Oedd gan yr ben brophwydi pan yma ar y llawr. 

C. Nid dim ond mater enaid bregethai rhai'u i’r byd, 

Ni sonient am waredu y corff rhag unrbyw lid. 

S. Mae’n wir y dysga dynion raai hyny ddysgent hwy, 

Ond pwy y’ch cbwi yn gredu, ai’r gair, neu ynte pwy? 

C. A ellwch chwi ei brofi o'r ’ègrytbyr gredaf fi, 

Fod gweision Duw’n pregethu’rathrawiaeth draethwch chwi 


I'DGOBN IIION. 


?5 


S. Progclhu gwmcdigirth wnnrtli No»h i'r hcn l_vd j 
A pbc yn ufydd deucnt, eu gwircd gacnt I gyd : 
l’rcgelhodd Lot, wr cyBawn, ar yr egwyddor hon, 

Yn Sodoni a tiomorrah, l’r dynlon oll o'r broD ; 

Ac am na chredaant ynddo, eu coapi gawaant oll, 
Gwirìoncdd oedd ei bregeth, — crtluwnwyd yn ddi goll ; 

A thyma deatun Moaea, fu’n ffyddlon droa el Uduw, 

Wrlh arwain mcibion larael o'r AilTt i'r (ìauaan wiw. 

C. Mae’n wir atu y prophwydl, eu bod yn ddewr a da 
Yn tracthu gwaredigaettí i'r byd rhag llawcr pla : 

Ond gwaredigaeth enaid a draelhodd Icru inawr, 

Heb aôn am un y mgaagliad, pan yma ar y llawr. 

S. O, gyfalll, 'nawr ymhwyllwch, nia galla'i'ch credo chwi, 
Mae gciriau Criat ui huuan yn dyagu’n well i mi; 
l’an Idfodd wrth Gaeraaleni, " aawl gwaìth mynaawn I, 

Dy gaaglu fel y caagla y iàr ei cbywion hi;" 

Nid am ctieidiau'n unig feddyliai rma 'nawr, 

Ond am y crocli daranau ug oedd ar gychwru lawr : 

Po b'aaent hwy yn credu ei eiriuu dwy’fol ef, 

Hwy gawaent eu gwaredu rhag rhyfcdd lid y ncf. 

C. Mae’n wir l'r Icau dd'wedyd, fel y llefar'aoch chwi, 

Ond n oca hanea genym y daw ’n ein dyddiau ni ? 

S. Ke ddyaga’r yagrytht rau, rhai aydd yn wir bob iol, 

Y bydd fel ainaor Noah, ac hefyd ddyddiau Lot, 
l’an ddelo'r Arglwydd Ieau ar gwmwl gwyn o’r nef, 

A lluoedd o'r angylion a’r aeintiau gydngef: 

Ac 08 y bydd fel byny, chwi glywaocli roodd y bu, 

I’r cyfryw fu'n anufydd, I aoddi yn y lli. 

Gan hyny, anwyl gyfaill, mae'n bryd i’ch ddod at Griaf, 
Fel catfoch eich gwaredn, rhag dyodde'r poenau triat. 

C. Beth ! ouid wyf yn aclod o Fgiwya leau mawr ? 
l’aliatn dywedwcb wrthyf atn ddod’ at Uriat yn awr ? 

Nid arnom ni tywalltir, oa tywallt hefyd wnair, 

Ond ar y rhai di-grefydd, 'nol fel dy weda'r gair. 

8 . Tywalltir heb trahnniaelh ar bawb ô ddynol ryw, 

Oa na fydd ganddynt aicrwydd eu bod yu adwacn Duw ; 
Ac nid oea ffordd I ddyfod i adtraen Duw ein Tad, 

Heb roddi gwir ufydd dod i bob rhyw ordinbad, 

Y rhai oaododd leau yn ei uir Eglwya gvnt, 

Pa rai ag oedd i bara, nid newid ar eu hynt : 

Ac felly gwnaeth y seintîau roi gwir ufydd dod llawn, 

Ac yna ca'w'd gwybodaeth mai dyma’r grefydd iawn: 

Am hyny rhoddwch cbwithau ufYdd dod i’r un peth, 
Cewch sicrwydd fod eu geiriau yn unol a di-felh. 

Tre-Sior, Merthtjr. Thomas Habbibs. 



36 


CDGORN SEÎOM. 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Os na fvdd i awrlais y tafod gael ei gosod wrth ddeial y galon, 
ni fvdd iddo fyned yn iawn. 

Mae yn tvell bod « nifer y rhai sydd mewn anghen am gyn- 
northwy, nâ boi o nifer y rhai aydd yn ddifl\giol o galou i 
gynnorthwyo. 

Mor ddifeddwl ac anystyriol y rhaid fod y dynion annedwydd 
hyuy, y rhai a’i gwnant yn esgus dros ddigrifwcii segur a niwiid- 
iol, eu bod yn gwneuthur felly i dreulio arasrr. 

Doetiiineu a rhinwedd ydynt ddwy feddyginiaeth anffaeledig 
rhag holl groesau a dygwyddiadau y bywyd dynol. 

Y llawenydd goreu yw llawenydd y pur o galon. 

Trwy ddyoddef yr ydym yn fynych yn gochel pechu ; ond 
trwy beohu yr ydytn yn sicr o ddyoddef. 

“The Seer.” — Mae cyhoeddiad misol o'r enw hwn i gael ei 
gyhoeddi yu Ninas Washington, America, gan yr Henuriad Or- 
son I’ratt, yn yr hwn y bydd y traethodau oll yn wreiddiol, ac ar 
lawer o bynciau neillduoi, ag nai ydynt etto wedi eu hanner 
egluro; ac yn mysg pethau ereill, ymdrinir A’r athrawiaeth o 
briodas batriarchiadd neu nefolaidd, ynghyd â’r galluoedd seliadol 
yn gyffredinol. Ei bris fydd tair ceiniog, a gellir ei gael yn 
Nghytnru, trwy y dospartbwyr. Mae traethawd hefyd yn agos 
parod i’r wasg, gan y brawd Pratt, dan yr enw “ Priodas Nefol, 
cen Boblogiad Bydoedd," ac i gynnwys o 80 i IU0 tudalen o faint 
y Star. Digon tebyg y bydd y brawd Pratt yn dyfod i Lloegr 
yn ystod y gauaf hwn, er cyhoeddi y traethawd yma yn gyntaf yn 
y wlad hon. 


Taliadau o Rag. 31 hyd Ion. 6. — Sir Fynwy, £46 129 2jc; 
Llanelli, £19 I9s ll£c; Sir Aberteifi, £2 ; Sir Fôn, 8s 2c; Sir 
Ddiubycb, £3; Caerfyrddin, £7 6s 4|c; Dìiias, ôs; Pontyty- 
pridd, 16s2c; Pendeulwyn, ls; Twynyrodyn, ls3£c; Cwmnedd, 
lOa; Ryrani, £1 J3s 7£c; Georgetowu, 12s; Cefn,7s; Gwem- 
llwyn, £8; Merthyr, £2 5s l$c. — Cyfanswm, £88 17s lljc. 

44 J. E.’’ — Nid ydyra dros lawer o brydyddiaeth i ganmawl 
Uywyddion: mae Uywyddion da yn canmawl eu hunain. Mae 
degau o ddarnau yn ein meddiant wedi eu canu i’r brawd Phillips 
a niunau ; mae yn wir fod ein cjfeilüon yn dangos eu dymuniad 
da, ond gwell yw genyra ni iddynt ddewis rhyw destuuau poblog- 
aidd, ac nid rhywbeth personol, fel yr adeiladont bawb. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadau, 
i John Davis , Printer, Johns Street , Georgetown , Merthyr. 


i- OAVIS, ARCRAPFYDD, MERTHYR-TYÜFIL. 



UDGORN SEION. 

HIU 

^trnt ö ẃaint. 


Rbif. 3.] IONAWH 15, 1853 [Crr. V. 


DARLITH AR AM L-WRHIGI AETH, 

A draddodu’ìjd mewn Cymmanfn (ìy/fredinol, vn y Uyn 

Haltn /üirr, ar y 29ain o Atrti, 185*2. 

(|*«rbad o dnd Sl.) 

Yr ydvm yn darllen íod y rh»i hvny a wnant weithredocdd 
Abraham, i gnel eu henditliio & ffydd Abrahara. Ai ni chawaoch 
chwi yn ordinhtdau jr orochwyliaeCh ddiaeddaf hon, fendithion 
Abrahara wedi eu eyhoeddi ar eich |><-nau ? O do, meddech, yr 
vdym yn cofio yn dda, er pan adferodd Duw yr offciriadaeth 
dragywyddol, fod y bondithion hyn. trwy ordinhad benodoi, wedi 
eu rhoddi ar ein peuau, sef bendithion Ábraham, Isaac, a Jacob. 
Wol, meddai rhywun, ni íeddyliais i erioed am hyn yn y golcuni 
hwn o*r blaen. Paliam na fed-lyliaaoch am dano ? Paham na 
edrychwch ar fendithion Abrahara fel yr eiddoch eich hun, 
oblegid yr Arglwydd a’i beudiihiinld ef ag adJewid o had mor 
aml â'r tywod ar Un y roôr; íolly bendilhir chwithau, onide ni 
etifeddweh fendithion Abrabam. 

Pa fodd v trefuodd Abrabara i osod aylfaen i r deyrnaa ddir- 
fawr lion ? A oedd efo i gyfiawni y cyfan trwy un wraig ? Nac 
oedd. Sara a roòdodd iddo ryw wraig o’r enw Iîagar, a thrwyddi 
ln y cyfodid Itai iddo ef. Ai dyna y cyfau ? Nage. \r ydym 
yn darilen am ei wraig Keturah, ac hefyd am araledd gwragedd 
a gordderch-wragedd ag oedd gaoddo, trwy ba rai y cenedlodd efe 
Jawer o feibìon. Wele yma, ynta, sylfaea wedi ei gosod, er 
3 



ODGORN SEfOIf. 


3 » 

cyflawniad yr addewid fawr a gogoneddus ynghylch HiosogrwydiF 
ei had. Buasai yu hytrach yn waith aruf, pccyfyngesid Abraham 
i un wraig, yn gyfl'elyb i rai o'r ceneJlordd culfarn liyny o eiddo 
y byd Cristionogol yn yr oes hon. 

flleddyliwyf nad oes un ran o bump o bohlogaeth y byd, yn 
credu y n y gyfundraeth un-wrcigaódd ; cred y pedair rban arall 
mewn am'.-wrèigiaetli. Trosglwyddwyd hi i waered iddynt er cyn 
cof, ac nid ydynt hwy yn hanner nior gul yn eu nieddyliau, ag 
vdy w rhai o genedloedd Ewrop ac America, y rliai ydynt wodi 
dileu yr addewidion, ac amddifadu eu hunain o fendithion Ab- 
raham, Isaoc, a Jacoh. Nid yw y cenedloedd yn gwybod dim 
ynghylch bendithion Abraham ; ac nis gall y rliai hyny ag na 
feddant ond un wraig, gael gwared o’u cyhydd-dod, a chael eu 
calonau bychain yn ddigon eang i gyd-runu cu heiddo â theulu 
lliosog; y maent mor tmhael, ac nror gul a chauedig yu eu tnedd- 
yliau, fel y cymmerant bob gofai i beidio cuel eu teuluocdd yu 
fawrion; nis gwyddant pa beth sydd yn yr amsor dy fodol , na pha 
fendithion yr amddifadant eu liunain o honynl, ohlegid Ira- 
ddodiadau eu tadnu; nis gwyddaut mai hiliogaeth dyn, yn y 
bydoedd tragywyddol, sydd r gyfansoddi ei ogoniant, ei dcyrnas 
a'i lywodraeth. 

Caufyddwn, ynte, oddiwrth yr un egwyddor hon, gan ymres. 
yniu oddiwrth fenditliíon Abraham yn unig.yr unulienrheidrwyihi 
(os ewyllysiem gyfranogi o feodithion Abraham, Isaac, a Jacot.) 
o wneuthur eu gweithredocdd ; a’r hwn ni wneî weithredoedd 
Abraham, a rhodio yn ôl ei draed, a amddifadir o’i fondithion ef, 

Drachefn, edrychwn ar sefyllfa neillduol Sara o barthed i Ab- 
raham. Yr oedd hi yn deall ycyfan; bi a wyddai pe na chy- 
fodid had i Abraham, nas gallai ef feddo ei ogoniant; ac yr oed.l 
hi vn deail addewid yr Arglwydd, ac yn hiruethu am i Abraham 
gael had. A phan welodd ei bod yn hen, a chan ofni na ebawsai 
hi y fraint o gyfodi bad iddo, hi a roddodd i Abraham Hagar. A 
wnai cristionogion Cenedlig y fath beth yn y dyddiau hyn ? O.na 
wnaent ; ystyríent hyny yn ddigonol er danfon dyn i uffern 
diddarfod o dân a brwmstan. Paham ? O herwydd fod traddod. 
íad wedi gwthio hyn i'w meddyliau fe! peth dycbrynllyd ae 
ofnadwy. 

Nid y w wahaniaeth gauddynt hwy pa mor llygTedig y maent 
gyda brvnt-waith benywaidd, os na fyddant wedi eu priodi yn 



rfMJORN SlttON. 


3d 


Ryfroithlawn i fwy n«>» un wrsÌR; eilhr yitfrid yn both enbyd 
ganddynt hwy i Kodi hilioRsctli trwy fwy n»i; un «ruip; buaasl 
hyn yn Oius yn alr ; eithr myncd i butrindy, ac yno ymhalogi 
yn njrynniweirrordd iadaf 11 v Kr«*«ligai*th lioll ddyddiau ru boea, a 
yatyriant yn ddibwia; ir, gallant hyd y nod drwyddedu aefydl- 
íadau o’r futh mewn gwledydd Crialionogid, a phaaia hcibio yn 
burion iawn. 

Traddodiad yw hwna ; ac y mae en hiliogncth hwy wedi eu 
niacihu a’u dwyn i fyny yn ôl traed drygioni. Marwolaeth yw 
hyn, ac y mae yn rliodio allan yn hcn uchel yn nghanol dinas. 
oedd mawiion a phoblosaidd Rwrop nc Amrriru. 

A ydych chwi yn caol ▼ fatli gynniweirfeydd o aflendid, Uyg- 
redigarth, a thrueni yraa, yn ninasordd y mynyddoedd ? Nao 
ydych. Pe byddai y fath betbau yn rin plith ni, teimloro yn 
ddigon eiddiguj i wcled y fatli borsonau yn carl eu dileu allan 
o dudah a n bodoliaeth. Dyroa fyddai lefiuladau y cyüwladol- 
deb hwn. 

Edrychwch «r y rhai a gyúawnent y fath ddrygioni yn Israol, 
yn y dyddiau gynt; pob gwrryw a brnyw ag a gytluwnent 
odineb, u osodid i farwolarth. Nid wyf fi yn dynedyd fod y 
bobl yroa yn royned i wneyd hyn ; elthr roi a ddynrdaf wrthych 
pa beth a gredwn ; credwo y dylai gaei ri wnryd. 

Y mue puteindru, godiueh, ac anllndrwydd wedi molldithio 
retirdloedd y dduear uin aiuryw gencdlarthau, ac y maent yn 
cynnyddu yn ofnadwy \n mhlith y bobloedd; oilhr y mao yn 
rhaid iddynt gael eu llwyr ddilru oddiwrlh y rliui a alwaut eu 
hunain yn bobl Dduw ; pc amgen, gwae, gwao f> dd iddyut 
hwylhau hrfyd; canys •* fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw 
l!oUallung, M yn Llyfr Mormon, gwao y rhai hyny a gyâawn- 
ant buteindra, canys hwy a wtiiir i lawr i ufTern !*' Nid oes 
ymwared oddiwrlho. Ni (hsLÌatéir y cyfryw betliau yn y cyd- 
wladoldeb yma; a bydd i’r cyfryw gynirorriadau gael allan, y 
daw yr atnser, ag y bydd i'r Duw hwnw sydd â*i lygaid ar holl 
hlant dynion, a’r hwn sydd yn canfod y pethau a wneir yn y 
dirgel, ddwyn eu gweithredoedd i'r golenni, a hwy a wneir yu 
esiampl gerbron y bobl ; a chvw:lvdd a gwaradwydd a lynant 
wrth eu hiliogaeth ar eu hol, hyd y drydedd a’r bedwaredd gen- 
edlaeth o’r rliai nad e'íifarbant. 

Pa fodd V mae hyn i gael ei rwystro ?- canjs y mae geoym ni 



40 


'JDGOBS 8EION. 


natur nyrtbiedig i afaelyd ynddi. Y mao i'w rwystro yn y fTordd 
a ddyfeisiodd Duw yn yr amseroedd gynt; hynjr vw, trwy roddi 
i’w weÌ8Ìoti ffyddlawn amledd o wragedd, trwy yr hyn y gellir 
cyfodi hiliogaetb liosog a ffyddlawu, a’u dysgu yn egwyddorion 
cyfiawnder a gwirionedd ; ac ynu, ar ol iddynt lwyr ddeall yr 
egwyddorion hyny a roddwyd i'r hen batriarchiaid, os na chad- 
want gyfraith Duw, eitbr cyflawni godineb, a tbroseddiadau 
cyffelyb, dileuer eu heuwau o dati y nefoedd, fel na chaffont le \u 
inhlith pobl Dduw. 

Ond etto, tnae rheswm arall pabam y bodola yr omledd hyn yn 
mhlith Saint y Dyddiau Diweddaf — yr wyf eiaoec wedi rhoddi i 
chwi un rheswra, a bwnw vw, fel y caffoch etifeddu y bendilbion a'r 
addewidion a wnaed i Abrabam, Isaac, a Jacob, a cbael parbad 
i’cb hiliogaeth byd ues y byddont inor Uiosog â'r tywod ar làn y 
môr. Y mae rheswm arall, ac un da hefyd. I*a hetb a foddyl- 
iwchyw? Mi a ddywedaf wrthycb; ac fe ymddengys yn rhes 
ymol i bob dyn a dynes myfyrgar. Ai nid ydym yn credu, fel 
y mynegwyd i ni yn yr ysgrythyrau, fod ceneiloedd dryg- 
ionus y ddaear wedi eu lynghedu i ddystryw ? Ydym; yr ym 
yn ei gredu. Ai nid ydym yn credu hofyd, raegys y rhag fyneg- 
odd y prophwydi, ynghyich y dyddiau diweddaf, yn gystal á’r 
hyn a fyoegodd dadguddia*luu newyddion ar y pwnc, fod tywyll- 
wch yn ffynu ar y ddaear, a’r fagddu ar feddyliau y bobloedd ; ac 
nid yn unig hyn, eithr y mae pob cnawd wedi ymlygru ei ffordd 
ar wyneb y dclaear; hyny y w, y mae yr holl genedloedd, a 
llefaru atn dauynt fel cenedloedd, wedi ytnlygru gerbron y 
Gorucbaf Dduw, trwy eu dryg’oni, eu putein«lra, eu heilun-addol- 
iaetb, eu ífieidd-dra, eu godiueb, a phob raatb aralî o ddrygioni ? 
Ac yr ydym yn credu yn rahellacb, yn ol y propbwydi Iuddewig, 
yn gystal â Llyfr Mormon, a’r dadguddiadau diweddar a rodd- 
wyd yn Llyfr Atbrawiaetb a Chyfaraodau, fod cleddyf dialedd yr 
Hollalluog eisoes wedi ei ddyuoethi, a’i estyn allan, ac nid á yn 
ol i’r wain, hyd nes y syrtbio ar bettau y cenedlnedd, os na edi- 
íarhant. Pa beth arall ydyiu yngredu? Credwn fod Duw yn 
oasglu allatio blitli y cenedl<»edd hyn y rliai hyny a wrandawant 
ur ei lais, ac a dderbyniant gyhoeddiad yr efengyl, er eu sefydlu 
íel pabl yn uuig wrlhynt eu liunain, lle y gal.aut gael eu dysgu 
yn y flbrdd iawn, a'u dwyn i wybodaeth o’r gwiriouedd. Wel, o'r 
goreu, os mai fel byn y tuae, sef fod y cyfiawniou yu ymgasglu 



( Dr.nHN tltlON. 


41 


alUu ( nc o hyd yn rucl eu cimglu n h'.itli y cenedlncdd* n'u sefydlu 
rthyut «u hunnio, v in-»e uti prtl» yn *icr< — fod y bobl hyuy yn 
fwy cyfndd.»» i ddwyn plntil i fy i»y yu yr uninwn llofdd, nng 
uorhyw bobl nrnll dnn y r holl nefoedd. O, ic, tueddni rhywun, un 
inni fel ytin y inne— os niii chwl yw y hv*bl u nrweinir Rnn yr 
Arglwydd, yr ydyth n dnn ddylnuHM I, gallu, n chyfhrwyddid yr 
Ifollniluog, a rhnid m »i chwi ynr y buhl oreu dnn y ncfoedd i 
hofforddi y meddwl ieuem*nidd ellhr pn brth sydd gnn hyny i 
wnojd ng nmledd gwrngodd > Mt n ddyweduf wrthych. Myn- 
ugnis wrthych y«l bnrod nm ysbrydoedd gwrrywod m benywod, eu 
bod oll yn meddu CTti-fodold»*b, (iloedd o ilynyddoedd yn ol, yn y 
nefoedd, yn mhre*ennoldeb l)uw ; nc yr wyf eisoos wedi dweyd 
wrthych fod yn eu plith lnwcr o \Nhryd«>edd ng ydynt yn fwy 
rhngorol n gwyhndus nag rreil), y rhni n elwid y mnwrion n'r 
rhni gnlluog, wedi eu cn*lw erbyn gMruchwyliselh cyflawnder yr 
atnsero«*dd, Ì ddyfnd allnti ar wyneb y dda«*nr, trwy rieni rbng- 
orol, y rhni n hylforddAnt y meddyliau i«*uengaidd a thyner yn 
iigwirioneddnu trngywydduldeh, fel y cynnyddotit tn yr Ar- 
glwydd, ac y byddont gr\fìon rn ngnilu ei nerth,— fel y gwisg. 
er hwynt à’t ogoninnt — fel eu llnn«er & dirfnwr ffydd — fel yr 
agoter gweledigaethtti tr«e\ wyddoldeb i’«r meddylinu, nc y bydd- 
ont yn brophwydi, ofloiriaid n hr**innoedd i‘r Gorurhnf Dduw. 
A ydych yn credu, meddni rliywun, eu hod yn cnel eu cadw 
erbyn yr oruchwyliaetli «idlweddnf, i*r futh ddyheu rlugorol ? 
Ydyui; nc yn tnhliih y Saint y mne’r lle niwynf tebygol i*r 
yshrydoedd hyn gymmeryd eu pehyll— trwy rleui cyfíawn a 
ehywir. Mneut hwy l*w «lanfon ni y hobl byny ng ydynt y 
cyliawnnf o b<»b publ urall nr y ddaear ; yno i guel eu hyfforddi 
yn briodol, yu ol eu rh.igoroldeb u'u dealltwriaeth, nc yn ol y 
cyfreìthini» a or Jciniodd \r Ar.lnydd cyn eu geni. Dvna y 
rlieHwm pnhitm y raae yr Arglw\«id yn eu danfun vraa, frodyr 
a cliwinrydd ; putiúdir hw\nt i ddyfnj a cl;\ imn»*ryd eu cyrff 
yina, fel yn eu cenediaethuu y cyfudid hwy yn mhlith y cyfiawn- 
ion. Nid yw yr Arglwydd wedi eu Cüdw yn yèlòr dros bum 
neu chwech mil o flytiyddoeiid, u'u ca«lw i ddyagwyl am eu cyrff 
yr hull araser hyn, er eu dnnfon i blith yr H<»U«*nt«»tiaid, y negro- 
aid Allricanaidd, yr Himlwaid ♦*ilun-addolgnr f na neb ereill o 
genedloedd syrthicdig a bresw-\Iîant ar w vneb y ddt«par hon. Ni 
cbedwir hwyut yn ol er tnwyu derbyn y fath daJogaeth isel ar y 



42 


UDCORN 8RION 


ddnoar; na, nid yw yr ArgWydd yn gyfryw fod á byny : ei 
gyfiawnder, ei ddainni, u i drugaredd ef a fawrygir tuagat y rliai 
byny a etbolwyd cyn eu g»*ni ; uc y roaent li» v yn hiraetbu 
dyfod, a hwy a ddeuunt i blitli «aint y l)u« byw ; hyn fyddai eu 
pleser u'u llaweuydd penuf, sef gw\ bud y galleut guel y fraiui 
o’u geni trwy y fatli riem rhagoiol. 

Gan hyny, onid yw yu rhesyuinl a chyason, fod yr Arglwydd 
yn dywedyd wrtb eu wei»ion ffydùlawn ac ♦'tholedig, ag oeddynt 
wedi profi eu hunain ger ei fron ef trw y gydol y dydd — ac a fuont 
yn barud ac ewyllyagar i wneuthur |>a betli byuag a ofynai ei 
owyllyg ef iddynt ei wneyd, — Cynnner»>cb i chwi eich hunaiu ragor 
o wragedJ, yn gytl'elyb i'r pHtriarchiaid, Abrahain, Isaac, a Jacob 
— yn gyffelyb i'r rbai hyny a fuonl byw yn yr anoseroedd gynl, 
ac a rodient yn fy Uwybrau i, ac a gadweut fy ngorchyinyoion ? 
l’aliain na ddylent w ucuthur hyn ? Aleddyliwch pc alebai yr 
Arglwydd y gofyniad hwn — ai ni ddy w edui t f, Y mae geuyf yma 
yn nghadw ysbrydoedd rhagorol, y rliai a fuont yn dysgwyl arn 
filoedd o ûynyddiu i ddyfod allan yu ngliyfiawnder yr aroser- 
oedd, a’r rhai a fwrieduis i ddyfod allau trwy fy ngweiaion 
ffyddlawn ac etlìnledig hyn, canys nii a wn y gwnant fy ewyllys, 
ac y dysgant eu plant ar eu bol i’w gwneulhur. — Ai nid hyn 
fyddai sylwedd yr yraadrodd, pe gwnai yr Arglwydd ein bateb ar 
y pwnc hwn ? 

Eilhr wedyn fe gyfyd gofyniad arall; pa fodd y mae’r pethau 
hyn i’w dwyn yn mlaen ? A ydyni i’w gadael ar anttir? Aydyw 
pob gwas i Dduw at ei ryddid i redeg yma ac acw, i geisio 
mercbed dyniou iddynt eu hunaiu yn wragedd, heb un altaliad, 
cyfraith, neu amraod ? Nac ydyut. Cawn y cyfyngiad hyn yn 
yr amseroedd gynt. Ai nid ydych yn cofio yr amgylchiad o fod 
y prophwyd Nalhan yn dyfod at Dafydd? Efe a ddaelh i’w 
geryddu am ei anufydd-dod, ac a ddywedodd wrlho am y gwragedd 
a gollodd trwy hyuy ; y gwnai yr Arglwydd eu i hoddi i araîl ; a 
dywedodd wrtho, pe buasai yn ffyddlawn, y rhoddasai yr Ar- 
glwydd elto ychwaneg iddo, pe gofynasai yn unig aro danynt. 
Nathau y prophwyd, o barthed i Dafydd, oe<ld v gwr a feddai yr 
agoriadau peithynol i'r raater yma yn y dyddiau gyut, ac yr 
oedd yn cael ei reoli trwy y cyfreithiau rowyaf raeth. 

Felly yn y dyddiau hyn ; gadewch i mi hysbysu i’r gynnull- 
eidfa hon, nad oesond un dyn \ n y» holl fyd, ar yr uo araser, a all 



t’DOOHN SBIOW. 


43 


iid*l wgoriadao y motor ynao . Jim ond un dyn a fodJ allu i droi 
yr agoriad i jroiofyn â’r Argl«yd4, ac i ddywedyd pa un ai my6, 
upu íy mrodyr hyo, nou ryar rai oroill yn y gynnulleidf* bon, 
nen y saint ar wyneb yr holl ddaoar, n ail gaol y ftMidÌtb hon o 
eiddo Abraham weJi ei chyflwyno arnynt ; cfe aydd yn dal 
-agoriadati y matcrion hyn yo awr, yr uu fatb ag oedd Nalbnn 
r yn ei ddydJ yntau. 

Eithr, mi'JJai rbywon, pa fodJ y cawtoch chwi ) wybodacth 
hon? Trwy ddadguddiad newyJd. I'a hryd ei rhoddwyd, ac i 
bwy? C’aío'iJ ei r<»JJi i'n Prophwyd, G wtledydd, a DaJguddiwr, 
Jotcph Sinitli, ar y 1'JfcJ o Orpiienaf, IH43; diro ond oddcntu 
un rnis ar ddeg cyn iddo gael ei ferthyru mn dystiul uth rr Ir*su. 

Kfe a ddaliai agnriadau y inaterion hyn ; incddai yr hawl i 
ymoíyn A’r Arglwydd ; a gotododd yr Arglwyùd derfynau a 
«hyfyngiadau ar y pothau hyn ; efe a fyncgodJ wiibym yn y 
dadguddiad liwnw, niai dim ond uu dyu u alì ddal yr agorisdau 
hyn ar y ddacnr,ar yr un amser; a pheitbyuaut l’r dyn hwnw 
uyJd yn scfy 11 wrlli y pen, i ly wyddu dros holl achosion cglwys 
4i theyruas DJuw yn y dyddiau diwcJdaf. llwynliiwy ydynt yr 
agoriadau seliadul o allo, ncu tncwn geiriau crcill, o ciddo Eliss, 
gsn fo d weJi cu cyflwyuo a'u hadferu i r ddaear gau Klias. y 
prophwyd, yr bwu h ddaliai amryw agoriadau, yn rohüth ps jai 
yr oeJd yr agoriadau seliadol, i rwymo calor.Hu y tadsu at y 
plant, a'r plant ut y ladau, ynghyd à’r holl agoriadau a’r gallu- 
x>edd seliadol ereill, porliiynol i’r oruchwyliaeib ddiweddaf. 
Hwy a gy flwynwyd gau yr angel hwnw u weinyddodd yn Nhcml 
Jvirtland, ac a lefurodd wrlb Joscph, y prophwyj, ar uroier y 
cynny sg.uihiaJau y n y lý hwnw. 

ì n awr, ymofynwn pa beth a Jduw o’r personau liyny y dysgir 
y gyírailh hon iddynt mcwn symlrwydd, os gwrthodant hi ? 
.[Llef o’r tu cefn, 44 líwy a ddemnir.’’] .Mi a ddywcdaf wrtbych, 
htvy a ddemuir, iucdd yr Argluydd DJuw Jlollalluog, yn y 
DaJguJdiaJ a roJtlodd. l’uliam ? O herwydd Ue y rhodJir 
llawer, y gofynir llawer; a lle y byddo gwyboJaeth fawr yn 
cael «i bumly gu, er dyrcbaflad, gogoniant, a dedwyddwch ineib- 
ion a roerched Duw, os cauant eu calonau — os gwrlhodant 
dystiolaetli ei air, ac ni sylwaut ar yr cgwyddorion a ordeiniodd 
efe er eu daioni, y maent yn hacddu dumnedigaeth, ac y maeV 
>irg\wydd wedi dywedyd y cint eu damnio. Hyn oedd gair vr 



4* 


ÜDGORN SEIOtf . 


Arglwydd wrth ei was Joseph y prophwyd ei hun. Er yr holl 
wybodaeth a’r goleuni a feddai ef, yr oeJd yn rliaid iddo ufydd- 
hau, onide, medd yr Arglwydd wrtho, chwi a ddemnir; ac ▼ 
mae y r un peth yn wir o harthed yr holl rai hyny a wrihodant y 
pethau hyn. 

Pa beth arall a glywsora oddiwrth ein Llywydd ? efe a adrodd- 
odd wrthyra fod rhai damnedigaethau ag ydynt yn dragywyddol 
yn eu natur, tra nad ydyw rhai ereill ond am rhyw yspaid pen- 
odol. Fe fydd diwedd ar eu daranedigaelh hwy, ond ni chant 
adferiad i'w breintiau blaenorol, eithr gwaredigaeth oddiwrth 
gospedigaethau penodol ; ac yn lle cael eu hadferu yn ol i’r boll 
freintiau a berthynai i ddyn cyn y cwymp, ni chaut amgen nà 
chauiatâd i fwynhau rhyw radd o ddedwyddwch, eithr nid eyf- 
lawn adferiad. Yraofynwn ynghylch y rhai hyny ag ydynt i 
gaol eu damnio, gan gunintâu y cànt eu gwaredu, yr fcyn a gant 
os na fyddant wedi pechu yn erbyn yr Ysbryd Glàn. Hwy a 
gant eu gwaredu, eithr pa beth a fydd ? A fydd er dyrchafiad a 
chydawndero ogoniant? A fydd er dyfod yn feibion Duw, neu 
Dduwiau i deyrnasu ar orseddau, a lliosogi eu hiliogaeth, a 
theyrnasu arnynt megys breninoedd ? Na fydd. Y maent wedi 
colli y fraint oruchel hono dros byth ; er y gallant, ar ol cael 
eu poeni am yspeidiau hirfaith, ddianc gyda chroen eu dan- 
nedd ; eithr ni roddir un deyrnas iddynt hwy. Pa beth fydd 
eu cytìwr? Mi a ddywedaf wrthych pa beth a ddywed dadgudd- 
iad, nid yn unig ara y rhai a wrthodant y pethau hyn, eithr ara 
y rhai hyny, trwy eu diofalwch, neu ddiffyg ffydd, neu rywbeth 
arall, a fethasant gael eu priodasau wedi eu selio dros amser a 
thros bob tragywyddoldeb ; y rhai hyny ag ua wnant y pethaa 
hyn, fol ag i gael yr un ordinhadau wedi eu selio ar eu penau 
trwy awdurdod ddwyfol, ag a seliwyd ar ben yr hen dad Adda — 
os inetbant ei wneuthur o herwydd eu drygioni a’u liannuwioldeb 
— weîe, ni chant hwytliau ychwaith byth y fraint o feddu yr liyn 
a feddir gan y Duwiau ag sydd yn dal yr agoriadau o allu i 
ddod i fyny i orseddau eu dyrchafiad, a derbyn eu teyrnasoedd. 
Paham ? O herwydd, roedd yr Argìwydd, pob llwon, pob cyfam- 
modau, pob cytundebau, &c., a’r a wnaed gan ddyn, ac nid genyf 
fi, a tbrwy yr awdurdod a sefydlais, a ddarfyddant pan wahenir 
y pleidiau gan farwolaeth ; dyna yw’r diwedd,dyna y darfyddiad 
— ni cbyrhaeddant yu mhellach; ac nis gall y cyfryw bersorv 



DDGORN HEIOft. 


ddffod i fyny yn moreu yr adgffodiad, a dfwedfd, Wele, 
yr wyfyn oich hawlio chwi fel fy ngwraig, fy eiddo i ydych, 
mi u'clt priodais ytt y byd arall cyn marwolacth t ac o 
ganlyniad fy oiddo i ydych : nia gall ríe ddy«rdyd hyn. Paham ? 
O horwydd na phriododd erioed y pcrson itwnw dros dragy- 
tryddoldeb. 

Meddyliwch pe gwuaent gyfammod a chytundeb, a phender- 
fynu rhyngddynt cu hunain i fywr gvda'u giltdd i hoh tragyw- 
yddoldcb, ac hob erined gael hyny wedi ei aelio gan allu seliado) 
yr Arglwydd, trwy vr oûroiriadM«>th santaidd, a fuaaai huwl gun- 
ddynt ar eu gilydd yn m«>reu yr aJgvfodi.td* Nu fuassi ; ni 
fyddai yn sufadwy nu chy freithlawn , a dywedai yr Arglwydd nad 
ydoedd trwyddo ef; ni seliwyd eich cyfammodau ar y ddaear, 
ao o ganlyniad nid ydynt we«ii eu sello yn y nefoedd ; nid ydynt 
wedi eu hysgriienu yn fy llyfr », ac nid ydynt »*w cael yn y 
cof-lyfrau ag sydd yn nghofuodfu tragy wyddoldeh ; am hyny, y 
bendithion a allasech fod wedi eu eacl. nid ydynt i'w ntwynhau 
genych chwi. I*a beth fydd eu nefyllfu hwy ? y tnae yr Ar- 
glwydd wetli mynegi wtihym. Kf«* a ddywed tnnl angylio» 
ydynt; ohlegid nu chadw.iut y gyfraith hon, hwy a fyddant yn 
weisiou gwasHua«‘thgar »*r rhai hyny ag ydynt yn deilwng i gael 
tra rhagorach dragywyddol bwy» gogoniant ; atn hyny, n<edd yr 
Arglwydd, hwy a arosant yn unigol a gwahatieiig yn eu sefyllfa 
gudwedig, ac ni chiut allu i ymgynnyddn ? ac felly yr arosaot yn 
oes oesoedd. 

(ìellwch yroo, ynte, ddarllen eu hanes; nid ydynl hwy Dduw. 
ìhu, eithr angylion ydynt neu weision i'r Duwiau. Y mao 
gwahaniaeth rhwng y ddtni ddosparth ; mae y Duwtau yn 
ddyrchafedig ; maent yn dal agoriadau o alln, ac wedi eu 
gwneyd yn freninoedd ac offeiriaid, a rhnddir y gallu hwn 
iddynt tnewn amser trwy vr olíeinadaeth dragy w yddol, i gynnul 
tcyrnas yn nhragy wyddoldeb yr hon ni chyinmerir oddiwrthynt 
yu oes oesoedd, a bwy a genedlant eu rhywogaeth. Nid gweis- 
ion ydynt hwy ; canys nid yw un Duw i fod yn was i Dduw 
arall ; ac nid angylion ydynt; dytna’r rhrswin paham y dywod- 
odd Paul,“ Ai ni wyddoch chwi, frodyr, y barnwn ni angylion ?** 
Mae yr angylion yn Is nâ’r saint a ddyrchefìr yn freninoedd. Yr 
angylion hyu ag ydynt i gael eu barnu ac i ddyfod yn wetsion 
i’r Duwiau, ni chadwasant y gyfraith ; atu hyny, er eu bod ytt 



46 


LDGORN SEION. 


gadwedig, hwy a fyddant yn weision i’r ihai ag ydynt mewn 
sefyllfa uwch. 

Pa belh a fwriada yr Arglwydd wneuthur o’r bobl hyn ? Bwr- 
iada eu gwneyd yn Deyrnas o Freninoedd ac Offeiriaid, teyrnaa 
iddo ei hun, neu raewn geiriau ereill, teyrnas o Dduwiau, os 
gwrandawant ar ei gyfrailh cf. Bydd llawer a’r na nrandawant; 
bydd y rliai ffol yn rahlith y rhai doeth a’r na dderhyniant V 
cyfaramod newydd a thragywyddol yn ci gyílawnder, ac ni 
chyrhaeddont byth i’w dyrchafiad, ac ni chyfrifir hwynt byth yn 
deilwng i ddal teyrnwialen awdurdod dros hiliogaeth liosog, y 
rhai a amlhant eu hunain yn ddiddiwedd, fel y tywod ar )àn 
y mòr. 

Nis gallwn gyff\%rdd ond yn unig yraa ac acw ar y pwnc mawr 
hwn, — nis gallwn ond yn unig gynnyg ychydig o eiriau o ber- 
thynas i’r alhrawiaelh fawreddog, liyfrydoi, a gMgoneddus bon, ag 
a ddadguddiwyd gan y Prophwyd, Cìweledydd, a Dadgoddiwr, 
Joseph Smitli, yr hwn a seliodd ei dystiolaeth â’i waed, ac a 
ddadguddiodd fel yraa i’r cenedloedd y petliau ag oedd yn yr 
amseroedd gynt, yn gystal â plielhau i ddyfod. 

Kilhr tra yr wyf yn siarad, y rarie gwelediad fy meddwl yn 
cael ei agor ; y raae’r pwnc yn yradaenu ac yn ymgangenu ollan 
fel cangenau pren cynnyddfawr; a chyda golwg ar ogoniant 
J)uw, pa mor fawr ydyw. Teiralaf i ddywedyd haleliwia i’w enw 
mawr a santaidd; canya efe a deyrnasa yn y nefoedd. ac a 
ddyrchafa ei bobl i eistedd gydag ef ar orseddau o awdurdod i 
deyrnasu yn ocs oesuedd. — O'r “ Lcseret N-ews Eilra.'* 


PERTHYNASAÜ TEüLUAIDD. 

“ Na tbybìwcli fy nyfoil i ddanfon languefeild ar y ddaear: ni ddaribym 
i ddaufon tansneiedd, <md rteridyf. Cany* ini a driaelbym i osod dyu i am- 
rafaelio yn eibyu ei dad, a’r fercli yn < ibyu ci 111:1111 , a’r oaudd yn erb)ii ti 
cliwesr. A gclynion dyn fydd tylwytli er dy ei I11111 ” — lr.su. 

“Trowcli. cliwi hlant gwrltmysi;, merid yr Aislwyrid, caiiys myfl a’cb pri. 
odais cliwi : a mi a’cli cyniine/af cbni, 11 11 u tídinas, a tíau o dculu.ac a’cb 
riygaf cbwi i Stion."— J ua. 111, 14 . 

(Oddiwrth y mynegiadau uchod o eiddo ein Hiachawdwr a’r 
prophwyd ysbryiloledig, ni a allwn gasglu yn rhesyraol v bydd 
pregethiad yr Efengyl i genedloedd y ddaear, yn cael ei ganlyn, 
í raddau mawr, â dadgys«vllliad o undeb teuluuidd a pherlhyu- 
4?.sol. Ond pahain hyn oli? Oblegid uad yw y cyssylltiadau a’r 



LDf.ORN BKION. 


47 


pcrlhynasau hyny weJi cu ÍTurfio trwy gjiDnicrtdwyaelh » cha 
darnhad cydann y ucfoodd ; ni otododd yr olfcinadacth ftantaidd 
»cl drugywyddol ar eu cy famniodau ; ui rwyniwyd hwyut ar y 
ddaear trwy yr awdurdodau hyny u gydnohyddir gan Dduw ; o 
ganlyniad ni rwymwyd haryut yn y ncfoidd. Nid yw yr Ar- 
glwydd yu duufon cruadwrti ddry Uio n diny Htrio ci acfydliadati 
ei hun, pun y gofaür yu gyfreithlao n uu» daiiy nt a« eu perchir 
yn mytg dyniou. 

Er i angyiiou gyhocddi, nr nnrdigaeth cin Hiachawdwr.y nrw- 
yddiou da o dangnct«'iid ar y ddaear. nc i ddynion cwylly» da, 
etto inac yn ainlwg oddiwrih y canly niad, nini hwriad ri gcuadwri 
oedd yn uuig dwy n heddwcli Ì’r rhai hytiv u ddribyniciit ri gcn 
adwri, ac nid oedilynl hwy ond ych'dig, tr.cgya l*« íììud gra«nwin 
wcdi darfod y cynnuuf. Yr un cunly niadnu ag u rag-ddy wcdwyd 
gan ein UhicHaw«iwr, u ddiiynant brcgfthiad yr Efcngyl gun 
Saint y Dyddiuu Diwcddaf, nc y uihc yu rhctwm o hlaid y tfiith 
o’u bod y n pr«v rthu yr itn egwy ddorh n pur a« n l.icgcihodd yr 
Ieau. Mae y rhai hynv ag ydyut yn drrbyn yr rgwyddoiion hyn, 
yn umlygu «• u rlingaroideh ar bob cgwyddorioti ercill, yu gyin 
inaint â bod pob rliw ymiuduu, anwy drrau, ac undcbau dacarol 
trwy ba rai y niacnt wedi ru cytnylltu wrtii y byd, yn colli cu 
rhinwedd i ruddnii mwy neu lal.lle mae cyanylitiad wrdi oi wncyd 
jt' r hyn u ordciniwyd o Dduw, nc a wcinyddwyd trwy rinwedd 
OlTciriadacth dragvw \ddnl yn ol urdd Duw. 

Yu uhHcniinhich yr OtTi iriadncth am ganrifoedd aydd wcdi 
rnyneJ hcibio, dynion n < s .hi«ant cu cyfrcithiau a'u trefniadau 
eu hunain, cr llv wroiirMcthu, nid yn unig yr ordinhad brioda»ol, 
ond yn ugos yr holl oidinhaduii ereill o sefydlwyd gan Dduw. hc 
a ddadguddiwyd i ddyn. In ab»cnnoldeb unrhyw gy d-gy frinuch 
& Duw, ccncdlocdd y ddacar a benoduaant, trwy gyfraith ddyuol, 
rwymediguclhau gwr a gwruig, ac hefyd ciddo rhicni n phlunl 
Maeyr aiuser pnu y ui««* y rhw v mcdigacthau hyn yn dorfod, yn 
cael ei nodi gau gyfraith ; rhyddheir plant oddiwrth cu rhieni 
pan o oodrun penodul, — a gwyr a gwragcdd, ar faîwolarlh y naill 
neu'r Uall, a ryddhcir yn Jlwyr oddiwnh cu rhw\ mcdigacihau. 
Ac íelly, trwy y goleuedig fyd Crittioiiogol, y mae crdinhadau 
Duw mewn cíTuith yn cael cu dinystrio, a’u gwueyd jn rìdaearol % 
trwy eu parhad ; u • o’r lirr« ydd, macnt yn myned yo anianol n 
diejlif). Mae’r diafol erioed wedi ccisio gosod terfyn ar weitbrrd- 
oe«ld Duw, ac y mae doctliiinb (!) y byd wedi ordeinio fod 
diwedd ar ei sefydliadau mwyaf cyssegredig cf. Mor annhebyg 
i DJuw, yr hwn sydd yn anghy fnewìdiol ! — yr hwn aydd á’i gwr* 
yn un cylchdro tragywyddol — Hin \r liwn y dywedodd yr Iesu, 
“ Yr hyn a gyssyiltodd l)uw % na wulianed dvn.’' 

Nid rhyfedd, gan byny, fod y cylch teuluaidd i’w gael yn fyn 
ych yn ausefydlog, pan y niae gullu Duw wedi ci ddwyn i weith 
reduarno; oblegid truy ei air y mae Ef wedi bwriadu ysgwyd 
pob pcth a ellir ei ysgwyd, fel nad aroso ond yn unig yr hyn sydd 
yn dragywyddol. Nid rhyfcdd nad yw y niab, yr hwn a ufydd- 



4H 


UDGOIIN SEION. 


haoJd i’r gorchymyn nefol, mwvaoh yn bloesg acenn gyda serch 
mabol yr enw anwylaidd tad, tra bo y tad yn ddrwg ganddo ara 
gydwybodolrwydd ei íab yn dewis cyssyllliad santeiddiach a 
chadarnach. Nid rhyfedd fod y ferch a’r fam yr un raodd yn 
anmhurcliu y naill y llall; h bod hyd y nod y gwr a’r wraig yn 
fynych yu cael eu gosod raewn amrafael trwy nir Duw, yr hwn 
• ydd gytiyra a nerthol i walianu oddiwrth eu gilydd y rhai sydd 
yn ei dderbvn a’r rhai sydd yn ei wrthod, 

I*a le bynag y pregethir Kfengvl Iesa Grist, y mae ei dylan- 
wad yn yr ystyr hyn i’w deimlo, nid yn unig yu y cylch teulu- 
aidd ac yn rahlith perthynasau agos, eithr mewn cymdeithasau a 
chyfenwadau, ac yu mhob teyrnasa llywodraeth. 

l’ahani y mae hyd y nod y genadwri o heddwch, pan ei chy- 
hoedder trwy uwdurdod, i’w chuel yn ugliymd>*ithas y falh olyg- 
feydd o araryson ? Ohlegid ei bod yn cyfarfod â’i gwrtbwyneb 
pa le bynag yr elo. Y mae yn gwahanu y drwg oddiwrth y da, 
fel yr adwaeno yr Arglwydd ei eiddo, ac y dygo hwynt i 5>KI0N, 
serch pe byddent ond un o ddinas a dau o deulu. 

Y mae Efengyl yr heddwch yn cael ei phregethn i’r rhai hyny a 
ymhyfrydani ynddi, fel y gallont wneuthur cyfararaod o heddwch 
á’u Duw, yr hwn a’u gwna yn ddiogel, tra y byddo Efe yn roal- 
urio y cenedloedd fel Uestr y crocbenydd. Megysy gwna goleuni 
ymlynu wrth oleuni, felly y gwna y rhai sydd yn caru heddwchy 
ymlynu wrth y cyfammod heddwch ; ac y roaent hwy yn rayned 
nllaii o ganol drygioni, yr hwn sýdd yn dwyu annhrefn a dinystr. 

Fe ddylai poh dyn wybod fod üuw yn er gydnábod fel etifedd 
cyfreithlawn o'i ogonianl a'i allu, canvs hyn yw ei fraiut yn ol 
bwriadau Duw, — ac os oes ganddo deuîu, y mae yn ddyledswydd 
ag sydd yn ddyledus arno iddynt hwy : ac yna, fel Duw, efe a 
ddylai edrych ar bob arwydd o yraraniad yn ei deulu fel trais ar 
ei iawnderau, megys y gwna dyfodiad dirgelaidd gelyn marwol, 
yr hwn, oni ddelir ef, gloddio hyd y nod o dan y sylfaen o’i ogon- 
iant a’i lywodiaeth. Dylid arswydo ei ddyîanwad yn fwy nâ 
braihiad y wiber, neu arogledd heiutiol yr Upas. Mae yu genad 
angeu i’w breswylfod, yn dymmorol ac ysbrydol. 

Nid yw teulu a feitlirinwyd dan ddylanwad rhieni ysbrydoledig, 
ac a wramlawsunt ar addysgiadsu Patriarch duwiol, byth yn cael 
eu gosod iiiHwn amrafael gan genadwri yr Efengyl. Iddynt hwy 
y niae yn dwyn hpddwch, ac yn cadarnhau cylymiadau eu hun- 
deb a’u brawdgarwch. Ni ymladd gwirionedd ond yn unig â 
chyfeiliornad ; ni atnrafaelia goleuni ond yn unig a thyw\llwch; 
ac nid yw gweinidogaelh yr Iesu neu ei genndon, ond yn unig yn 
codi ainryson lle y hu Satan yn meddu llywodraeth : ac os bydd 
gelynion dyn o dylwytb ei dŷ ei lìun, o nciios y gwirionedd, hyoy 
sydd am fod gelyn y gwirionedd yn trigo yno. 

Pan ga dynolryw fynediad i ysgol dadguddiad uniongyrchol a 
dwyfol, byddant yn alluog i ddysgu gwir fwriadau Duw mewn 
perthynas iddynt, ac nid cyn liynv. Yna y gwybyJdant yn sicr 
na fwriadodd Ef erioed i dori a diuystrio y berthynas deuluaidd, 



LÜGORN RRION. 


49 


ond fod y drefn berthynatol ary ddarar i fod yn gyfTelrb i’r hyn 
ydyw yn y nefoedd, trwy yr byn v mae lluoedd y uefoedd wedi eu 
huno ynghyd mewn rlieymyn nnnnltodAdwy o undeb a brawd. 
garwch. Oddieithr i ddynolryw Ryfranogi o riuweddau lJwyr- 
Jiysbya y benhynaa ddnearol, nis gallaut fod yu barod i grfranogi 

0 Jawenydd yr uu nefol. 

Ni ddylent.gan hynv,byth edrycb gyda difaterwch ar yr amaer 
pan fyddo plant yn tyfu i fyny a derhreu coûeidio fTrddiau gwa 
bano), neu ymuim á gwahonol gredoau ac enwadau, yn wrth 
wynebol i’w gilydd mewn egwydoor, h*u tuedd i greu cymmeriadau 
lled amrywiol yn y rhai a’n m*bw yniwdant fel eu rbeol o weith- 
rediad. Mae byn yn fynych yn rael ei oddef mewn aelodau o'r 
un teulu, i’r fatb raddau fel nad ydyul yn gallu dert>yn o*r un 
uiwyuderau ; yr hrn a tmflir ac a ÍHwrhoir gan y naill. a ym 
ddcngys yn ddirmygus gan y Uall ; a diystyrwch dieúig tuag at 
y naill y llall u gynnrdda, hyd nes y bo rlivdd*gyfnewid roeddwl 
a barn yn gwbl wrlhwyoebot gan y ddau, ranya yr hyn a gyfan- 
amlda ddedwyddwch y oaill yw trueni v llall ; tuedd derfynol yr 
hyn yw eu gwneyd yn hollol analluog i gyd-drigo yn mhreaen- 
noldeb a gogoniant I)uw; canya nid oet croeaineb yn tevrna«u 
yn ei drigfa wynfydcdig ef, eithr y roae pawb yn un, megys y 
mao’r Tad a’r Mab yn un. 

Y fath ddarlun ofnadwy a gyflwynir fel hrn yn mhUth teulu- 
oedd ar y dduear, mewn cyferbyniad i deuln y nefoedd, ac i undeb 
y Duwdod. O horwydd y íatli aefyllfa ar bethau, y mae'r Ar- 
glwydd wedi penodi darfodedigaeth ur holl wyneb y ddacar. 

Mae ntor Ueìed o bwys yn cael ei gysaylltu ag ordinhadau a 
•efydliadau Duw, gun v byd Crintionogol, yn gyffredin, fel ag y 
cyfrifir bwynt fel pethutt darfodcdig, y rhai yn unig a berthynaot 
i'r dduear, ac fel hithau a raid fytted heibio. Mae hyn, pá fodd 
hynag, yn rahell iawn oddiwrth y gwirioncdd, ac nid hyd nea y 
gwneir i ddynion wybod fod ordinhadau Duw yn anghenrheidiol 

1 ívwyd trugywyddol (ac os byth y perflcithir hwynt, rhaid i hyny 
fod yn y perffaith fwynliad o hooyntj, y cymmerunt y sefyll/a 
ddyrchafedig hono mewn cymdeithas ag a’u hadfcra hwynt i 
ffafr Duw. 

Mewn trefn i amddiffyn, a chadw yn gyssegredig, sefrdliadau 
y nefoedd, mae yn rhaid i’r gwr wybod fod y wraig wedi ei har- 
íaetliu er ei gyinhorth tragywyddol, mewn undeb ag y dylai v 
ddau ymberffeithio mewn cariad, a thrwy rinwedd cyfammod, pan 
ei dorid, a fythol woradwyddai ei dorwr. Yna rhieni a ddcch- 
reuant wyliod gwerth eu plant; wrth gael eu gwneuthur yn gyf- 
rifol drostyut i Dduw, hwy r ddysgant raai hebddynt y bvdd 
diwedd ar eu gogoniant, yr hyn a’u hannogai, ysgatíydd, fel r 
tadau gynt, i ennill iddynt hwy, trwy addewid Duw, gyfran o’r 
ddaear yn íeddi&nt tragywìjddol , a thros ba un y cai eu llywodraeib 
ei hestyn. 

Yna y gwna plant ddysgu yn y dydd tragywyddol hwnw pan 
y byddont yn medd.annu etifaddiaeth a gafwyd trwy eu tadau, 



50 


CDGOllN SEIOÜ. 


eü bod yn blant etto, ac mai trtry eu tadau, fel Patriarchiaid, y 
inaent yn yfed o fl'rwd bywyd diddiwedd. Ond yu awr, mnr 
wahanol yr olygfa! raor llygredig y golon ddynol ; raor gyf- 
newidiol ordinhadau Duw; fel eu prynir ac eu gwerthir, er 
mwyn elw, ac eu gwneir i ateb dybenion trachwantus ; raor ẃyr- 
droedig ydynt oddiwrth eu bwriadau dechreuol, ac raor hollol 
aualluog, trwy yr ymarferiad preseunnl o honynt, i ateb eu 
dybenion. Rhinwedd, yr agoriad i lawenydd diddiwedd, a aberthir 
i chwant, a'i swynion a roddwyd i aflendid. 

Y gwr priod a’r tad yn fynych ydynt yn mhlith cymdeithasau 
anghy freithlawti yn gloddesta, yn aberthu teimladau mwyaf 
tvner cydymmaith raynwesol, pan y dylasai fod yn ddialwr ei 
uhamwri Trwy rieni y cenedlir badati amryson, a chwantau 
annaturiol, y rhai a llagurant ac a ddeuant yn eppiliog yn y 
genedlaeth sydd yn cyfodi : pa rai fel hyn a etifeddant oddiwrth 
eu rhieni chwaeth ufreolus at ddrygioni yn ei holl ddulliau 
lliosog. Y plunt, wedi y derbyniant ryddid trwy esiampl eu 
rhieni, a oddefir yn rohob melys chwant cnawdol, nes y byddo 
cyd- ymdeimlad tyner eu hetieidiau, yn dyfod roor seriedig, fel 
nad ydynt yn gallu derbytt y cynhyrfiad iu anwylaidd byny, á 
pha rai yr oedd nntur yn ei haw d lgarwclt, unwaitli yn eu cyfranu 
mor rhwydd i'w chreaduriaid. 

Yu ddiou yr oedd y fatli ymddangosiadau A'r rhai’n yn cael eu 
flìeiddio gan y lluoedd fry, pan oedd y ddaear, yr hon unwaith a fu 
vn hardd ac yn hawddgar, yn aros yn rahresennoldeb Duw, yn 
cael ei bwrw lawr i gysgodau y nos, er cael gorchttdd gwael i 
guddio y fath weithredoedd porpboraidd oddiwrth ogoniant ysoi 
ei Gwneuthurwr. Ünd i Oduw y bo’r dralch, yr hwn sydd wedi 
bwriadu ei dyrchafu drachefn i'w bresennohleb. Y mae cenadau 
oddifry hyd y nod yn awr yn gweinidogaethu, ac yn dweyd wrth 
ddyn fod y dydd wedi dyfod, a'r awr yn agos wrth law, pan y 
rhwygir llòu ei gorchudd, a plian y gwel pob liygad Ef, yr hwn 
sydd yn wisgedig â chyfiawnder, i wneuthur barn ar yr holl 
ddaear. 

Y byd Cristionogol a allant ddarllen, ac y mae y rltan fwyaf o 
honynt yn credu, fod prophwydi yn ddiau wedi rhag ddywedyd, 
ac Aposlolion wecii mynegi yn aw<lurd«-dol, v byddai i Dduw, 
mewu dydd sydd i ddyfod, waeddi â Uef uchel ar ei bobl, i ddyfod 
allan o blith y fath arddangosiadau Babilonai ìd, fel na byddai 
iddynt gael derbyn o’r pläau â pha rai y mae Ef wedi bwriadu 
gosod terfyn ar y fath annhrefn. Ac ntor sicr â bod pobl gan 
Dduw ar y ddaear, pa le bynag y gallant fod, fe ofynir byn gan- 
ddynt; ac ni feddant nn addewid arall o waredigaeth oddiwrth 
bläan v rhai drygionus, ond trwy fyned allun o’u canol hwynt. 

Yr alwad hon a wnaed yn y dydd yr ydyui ni yn byw ynddo. 
Mae Duw wedi ei Uefaru o’r neì'oedd : mae angylion wedi gweinid- 
ogaethu ar y ddaear, a’i thraethu i ddynion; mae’r dynion hyn 
wedi ei chyhoeddi ar led wrth bobl Dduw ; ac roae’r adfyfyrion 
hyn wedi eu dwyn allan o lierwydd yr anhawsderau sydd raid i 



IDOORN ÍEION. 


61 

lairer o’r Saint ymJrechu yn eu herbvn wrlb ufyJtlhnu |*r nlwad, 
çan fod rliai yn cael eu rh«ry»tro tr»? berthynH»au anghredinio), 
I* i rui ydynt yn fynych yn aeloduu o’r un teuiu. Wrth bawb 
o’r cyfryw yr ewyliyftiein ddywedyd, hydded i amynedd gael ei 
pherffailh waith, ac ni chyll neb o honoch ei wnbr; < anys Duw, 
yn y modd inwyaf Joeth, a amiyj’a ei ewyllys me«n perthynaa i 
amaer eicli ymadawiad ; a llawer o*r cyfryw ag aydd yn awr wedi 
eu hnntddifadu o'r hyn ag aydd yn anwyl gan eu calonau, a weU 
ant y dydd yn fuan pan y bydd i’r fath rwymau gael eu tnri, a'r 
rhai hyuy ag aydd yn a»r yn eu rhwyiìtro hw\nt rhajf myned, a 
frysiant mewn ilawenydd i f\ n**d gyda hwynt i fwynhau yr hedd- 
wch avdd yn Seion. 

Y mae rhai rhieni yn aro* yma flwyddyn ar ol blwyddyn, gan 
oheithio perswadio eu pl.mt i fyued gyda hwynt, gnn daer ddy* 
muno eu hiachawdw riaelii. Ni a dd\ munem aJgofla yr tioll rai 
byoy or tÍHitii, fod yn.rhaid iddynt yn gyrtaf feddÌHnuu gnliu a 
dylunwad oddiwrth Dduw, os cwyllyaiant ddrfnyd.îio dylanwad 
uriodol dros y cyfryw y muent liwy yn eu caru. Ni wnaeth yr 
Ieau obeithio cyflawnu gwnith mor fawr tra y hu yn trigo yn 
mlilith dyni'-n, eithr efe a JdywedoJJ, “ .\ minnau, o» dyrchefir, 
a dynaf buwh utaf fy lmn, , ‘ gau dJy«gwyl vn Jdinu, pan adawai 
y byd, y byddai ei allu n*i JJylanwaJ \n fwy dr.»s y rhai hyny 
ag oedd yn eu caru, nâ’r pryd ag otdd yn trigo yn e»i pUih hwynt 
Felly y bjrdd gyda rhieni a ônt i fyny i S» iou. ac a gudwant 
orcbymynion ac ordinhaduu Dnw ; hwy a gnnt fwy o ddylanwad 
a gnllu droa y rhai hyny y nment yn eu caru, i’w tynu hwynt ar 
en liol. I'r dyhenion hyn y gosodwyd ordinhHdau Diiw,a thrwy. 
ddynt hwy yn unig y callwn gael gnllu i weinyddu iachawjwr* 
iacth i ereill. Ain hyny, y mae yn dyfod \ii ddyledswydd ar 
buwb a JJerbyniant yr Efengyl, ar ol iddynt Jdwyn au tystiolaeth 
i w cyfeillion, i fl' »i tua Seion, fel y galiont eiifeddu gallu cadw. 
edigol, trwy ordinhadau y bywyd, y rliai a ddygnnl brynedigaeth 
iddynl eu hunaiU} uc i’r rhai hyny a roddodd neu a rydd Duw 
iddynt. 

Us rhwystra rhieni y plant rhag cadw gorchyrnynion Duw, hwy 
a fyddaut yn atebol dros y cyfryw a ly w odraethant; » c am yrhoíl 
ddrwg a ddeiUia trwy hyny, mewn Jv«lJ sydd i ddyfod hwy a 
gant dalu yr hyn sydd ddyledus i gyfiawnder. Gweithredoedd 
pawby daw yr Efengyl «tyot yn y byd hv.n. a benderfyua eu 
tynghcd yn y byd sydd i ddyfod ; yr hyn a i gwna o’r pwys mwy- 
af i wyr a gwragedd, rhieni ft phlaut, bub un o honynt, i wneyd 
yr hyn a berthyua iddyut, yri eu perthynas tuag at eu gilydd, a 
thuug at DJuw ; fel y gallout wybod trwy ddadguddiaJau ei 
Ysbryd Ef, eu bod wedi rhwystro drygit*ni, a tbadw ufydd-dod i 
Dduw yn mhob peth ; fel y gellir Jywedyd wrtbynt, “ Da was, da 
a ö’yddlawn, dos i mewn i lawenydd <iy Arglwydd.’’ — Star. 

Cefit , ’ CuJ. M. Jenkins. 



52 


CDGORN seion*. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Y mae od M. Pannewite wedi anrhepa Brenin l’rnssia á Ilvfr 
wedi ei argraffu ar bapyr a wnaed yn gwbl o binwydd, ynghyd â 
rhwymiad u’r un dcfuydd. 

Os ydycb am gacl blas ar eich bwyd, llafuriwch am dano. 

Y dyn doeth a brisia foddlonrwydd yn fwy ná golud; a meddwl 
rhinweddol yn fwy ná derchafiad bydol. 

Nid oes un dyn yn ddarbodus o’i aniser, os na fydd yn ddoeth 
yn newisiad ei gyfeilluch. 

Nl ddylai y dyn cyfiawn gyfrif dini yn fwy gwerthfawr nâ’i 
air, dim yn fwy hybarclius ná'i ffydd, nadim yn fwy dihalog ná i 
addewid. 

Rhai dynion ydynt yn cael eu dibrisio o herwydd eu bod yn 
dlawd ; a rhui dynion oyfoeth«»g ydynt yn cacl eu gorbrisio o 
herwydd eu bod yn berchen ar olud. 

Bedyddiad oan L\w FEnnYG. — Wythnos i ddydd Sadwrn 
diweddnf, yn llys yr hedd geidwaid yn Sunderland, gwrHndawwyd 
acbos yn cyffwrdd â chyfreitlilonrwydd bedyddiad llëygoî. Plenl- 
yn, yr hwn ni fu byw ond un awr ar ol ei enedigHelh, a dmmellwyd 
gan y llaw-feddyg a fu yn gweini i’r fam. ptmderfynodd y llys 
o blaid cyfreithlonrwydd y weithred. —North Dei'on Joìirnal , Ion. 
6, 1853. [Pwy na wel ffolineb gau grefyddau ein gwlad ?] 

CYNGHOR 1 GODI YN FOREU. 

Cwyd yn y boreu, pan glywot y ceiliog 
’N canu ei dônau, o dan y pren deiliog; 

Ymysgwyd dy hun, hydd bur«»d i godi, 

A bydd yn ddi-íiin i neidio o'ih wely ; 

Gwna felly, cei glod, a gelwir di’n “ godwr:*' 

Fel hyny mae dod i fod yn foueddwr! (1838) 


Taliadad o Ion. 7 hyd Ion. 13. — Sir Ffiint, £l 17s; Cwm- 
nedd,5s2c; Georgetown, 5s 5c; Llanfabon, 2s ; Merthyr, 9s lc; 
.Aberamman, Is 7c ; Hirwaen, 4s. — Oyfanswm, £3 4s 3c. 

“T. D.’’ — Na roddwch heibio ysgrifenu, oblegid na chyhoedd- 
asom eicli gwaith cyntaf ; mae yn ofynol ymberffeitlôo ychydig 
cyn ymddaugos o llaen y cyhoedd, ac nis gellir ymberffeitbio ar 
unwaith : yn raddol mae dyfod yn ysgrilenydd. 

“C. T.” — Yn gvmmaint ag y cyboeddwn ein Hddgorn yn awr 
hob wythnos, hyderwn y cawn gyfie yn fuan i drin y pwnc. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eircliion a tìiaìiadau, 
i Jo/tn Uavis , Printer , John's Strcet , Georyetown , Mcrthyr. 


i. DAVIS, ARGRAFFYDD, 11 £RTH Y B-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

fBV 

ẃcrrn \> c$»amt. 

. 

. _ i' _____ 

Rmr. 4.] IONAWR ÌJ2, I«Ó3. (Crr. V. 

AIL ARAETH Y LLYWYDD B. YOUNO, 

A draddodu'yd yn y Gymmanfa Gyff'rrdinol, yn Ainar y Uyn 

Ilalcn /fltrr, ar y 2k lin o A mrf , \ 8Ó2. 

* 

[O'r “ Dmrd Nt.i tTta," aiu Fr<li 14, luíl] 

Yr »»f »m lefaru ychrdiiç o 'ririiu *r«h y gynnullridfa cyn y 
terfyuirn, canya bydù« n dan yr ani;hPurlioidmydd o ymadael yn 
fuan, « dichon y cynnaHwn grfurfod arall yn yr hwyr. 

Yr wyf wodi gwraudair »r annogaoihau y brodyr a lefarasant 
heddyw gyda llnw. nydd ; ymddangé.ant rn bod mnn yabryd 
da; ac yn wih y mae ro*y o nowydd dob mcwn Monnouiaoth 
nag mewn dlm ar wyneb y ddat-ar. Y mae yn bêr oi tain, ac y 
roae yn bnddloni y llygad, a'r oluet, a gallaf ddwoyd hefyd pob 
synwy;r a fedd dyn. 

Pan yn gwraudaw ar y hrodyr yn annng y rhai byny ag ydynt 
yu royued ar gcnadiaethau, yr oeddwn am îddynt wasgu un peth 
ar eu moddyliau, canys y mae anghen iddo fod yn uchaf yno, 
yr byn a all fod yn foddion i’w cedw rhag derbyn ystaeniadau 
ar eu cymmeriad, oddiwrth pa rai efallai nad allant byth gael eu 
gnaredu, Os bydd i ni ddifwyno ein eymmeriad gerbron yr 
Arglwydd, neu mewn geiriau eroill, golli tir a gwrthgilio trwy 
drosedd, neu mewn unrbyw ffordd arall, fei nus gallwn fod i 
fyny â’n brodyr megys ag yr ydym yn awr, nts galiwn ddyfod i 
fyny á bwynt bytb drachefu ; eitbr y mae yn rbaid i’r egwyddor 
hon g&el ei cbario gan vr Itennriaid lle bvnag vr elont, pa betb 
4 



CDGORS SEJOS. 


f/S 

byoag a wnelont, ueu pa ìe bynag y byddont; rhaid iJJynt 
aylwi ar un petb, a’i gadw yn eu myfyrdodau yr holl aruser, acyn 
eu hymarferiad, a hyny y w, dwylaw glan a chalunau pur , gerbron 
Duw, angylion, a dynion. 

Os nad all yr heiiuriaid fyned gyda dwylaw glân, a chalonati 
pur, mae yn well iddynt aros yma, ac ymolciii ychydig yn hwy ; 
nac ewch dan feddwl wedi y cyrhaeddwch afou Missonri, y Mis- 
sisôippi, yr Ohio, neu y Môr Werydd, yr ymburwch eich hnnain 
y pryd hyuy, eithr cychwynwch oddiyma gyda dwylaw glào a 
chalonau pur; a byddwch bur o goryn eich pen hyd wadnau 
eich traod. Yna byddwch fyw felly bob awr; ewcb yn y modd 
hwnw, ac yn y modd hwnw ílafuriwch, a dychwelwch dracheín 
morlân â dernyn o bapyr gwyn pur. Hon yw y ffordd i fyned, 
ac os na wnewch hyna, eich calonau a ddoluriant. Pa fodd y 
gellwch ei wneyd ? A oes ffordd ? Oes ! A yw yr hunuriaid 
yn deall y ffordd hono ? Ydyut. Nis geilwch gadw dwylaw eioh 
hunain yn lân, a'cli calonau yn bur, heb gymhorth yr Arglwydd; 
ac ni cheidw ef chwi yn bur lieb eich cymhorth eich hunaio. 

A fyddwch chwi yn agored i syrthio i brofedîgaeth, a cbael 
eich dàl gau bechod ? Byddwch ; oddieitbr erch bod yn byw fel 
ag i gael dadguddiadau lesu Grist yn wastadol, nid yn unig i 
fyw ynddynt heddyw, neu tra ydych yn pregethu, mewn cwrdd 
gweddi, neu mewn cymmanfa ; a phan fyddoch allan o'r cyfar- 
fodydd hyn, lle y gwylir ch«i yn fwy neillduol gan yr Ysbryd, 
uis gellwch ddywedyd y medrwoh fyned rbagddoch heb yr Ysbryd 
Glân ' r rhaid i chwi ci gael yr holl amser, a r ddydd Sul, dydd 
Lluu, dydd Mawrth, a phob dydd trwy vr wythnos, ac o tìwydd- 
yn i flwyddyn, o’r arnser yr ewch oddi cartref hyd nea y dych- 
welwch, fel pan ddeuwoh yn ol, nad ofnoch i’r Arglwydd 
Hollalluog ddyfod i blith y saiut, a dadguddio holl weithredoedd 
a bwriadau eich calon yu eich cenadiaethau ; eithr eich cael yn 
lân fel dernyn o bapyr gwyn : dyna’r ffordd i’r benuriaid fyw 
yn eu gweinidogaeth, gartref ac odd» cartref. 

Y mae llawer o betbau ag u ellid eu dywedyd yn y fan yraa, 
y rhai a ycbwanegent lawer at eiu dedwyddwch a’n cysur ni oll. 
Mae llawer o egwyddorion ag a ellid eu dysgu i’r henuriaid, 
ag sydd raid iddynt eu dysgu pan elont oddi cartref. Mr a 
nodaf un peth mewn pertliynas i ddysgu. Chwi a glywch gryn 
lawer o’r henuriaid yn dywedyd, Pe gailaswn fyned i bregethu, 



I DGORN SEIOff. 


65 


vnl a itllwn tl«lyfn.l yn «M>n ft*l Hnwrer ereiU, mi a düerbyninn 
wybuUmetli «t deRUlwrineth. nii a íyddnn yn enwog, «c yn ddyn 
manr a Uru th. Mue «mryw \ tluiinladrtu ftlly ; sef fod y rhai 
hyny hj< sydil allan vn y byd yn pregethu yr efengyl, yn fwy 
nâ'r fbfti tydd yn «ro* vm«. Y mne yn g«m»vnled o'r mwyaf ; 
cftnys os n i fedd y rhal hyny «g »ydd wedl hyw gyda ni yr holl 
aroier wybodaeth o egwyddorion gu irioneddol— os nud ydynt yn 
deall gwrotdJyn a «ylfaen r goruwch adoilad — on nftd ydynt 
weJi nu llanw \ gw\ boJaelli a dealltwriaeth ymu, nid oe» eisiou 
idJynt apelio nt y byd eenodllg aro dan%nt: o» nad yw y »yl- 
faen ynddynt hwy eu honaiu o JftJent u lueJrosrwyJJ, niJ gwiw 
lddynt íyued oJJi cartref nm Yabryd yr .4rgl«ydd i’w dysgu 
mewn petbau nas gellir cu dysgu ymu gartref, ao i geisio Jiwyg. 
io lle na» gall diwygiaJ ga**l ei wneyd. 

Ni á allwn fyw yroa tlwyddyn ar ol blwyjdyn, a thrysori 
gwybotlaeth yr lioll amser, ac etto heh gacl cytleusdra i'w hain- 
lygu i ereill i eithr oa wyf yn cael gwyoodaeth trwy Yabryd yr 
Arglwydd, yr wyf yn ei chael o'r fTynnonell ; ac os naJ jn hollol 
o lygad y fl'ynnon, pa nesaf y hyJJaf i'r lle hwnw, mwyaf oll a 
guf ; ac os uiiJ oes genyf gytleusJra i*w hamlygu i'r bohl, y maoar 
law pa hryd hynag j’ daw yr ainser y dylai gael ei defnyddio. 
Y mae yn dybiuetli ofer i feJJwl y gallwn ni JJanfon yr henur- 
iaiJ allan i'r hyd ag nad ydynt yn feJdiannol ar synwyr cyff- 
redin Ja, i wneuthur Jyuion o honynt: os oes gandJynt syuwyr 
rìa yma, bydJ gunJJyut draw; ac os hydJ gunJJynt synwyr Ja 
draw, fo fyJJ synwyr Ja ganJJynt yma : pa un bynng ai yma 
neu Jraw v hyJdont, niJ yw yn cyfnewij y sylfaen sydd gan- 
dJyot. Os oes gau yr henuiiaiJ feJrusrwyJJ naturiol, ac yn 
meddu doelliiueb mawr neu JdysgeiJiaeth, y mae myneJ oddi 
cartref yn rlioddi cydcusdra iddynt i ycbwauegu at yr hyn sydd 
ganddynt. 

Yr wyf eisieu crfeirio at yr araeth ddiweddaf a wnaed yma. 
Muo y brawd Phelps yn teimlo yn dra llawen, íel ag y gwna y 
lleill o honom. Pan glywom y newydJion da o iachandwriaeth yn 
rahlith y cenedloedd, y mae yn rhoi cynhyrûad i’n leimladau, ac 
yu ein llenwi â llawenyJJ aunesgrifiadwy. 

Dichon yn yr achos ger ein hron, fel roewn rhai oreill, y gallem 
ddwoyd fod gwyr yn myned yn blant ; yr ydym yn blant yn y 
llo cyntaf, yna yn dyfod yn wyr ; ac yu yr ail le, y mae gwyr yn 



UDGORN SEION . 


óf> 

dyfod yn blant yn eu dealltwriaetb. Gyda golwg ar y golyg- 
iadau ucbel sydd gan y brawd Phelps am danaf fi, gadawaf 
byny i’r gynnulleidfa i benderfynu drostynt eu hunain ; eitbr fy 
ngosod i yn gyfartal â’r personau a enwodd ef ag ydynt wedi 
gorchfygu, ac wedi rayned i bresennoldeb Duw, neu byd y nod fy 
nghyraharu â Joseph Smitb, ein prophwyd merthyredig, sydd 
orraod ; er y dysgwyliaf, os byddaf ffyddlawn, y caf fod mor 
fawr ag y raaent hwy yn awr, ac felly y gall pob dyn ffyddlawn 
arall. Eithr a ellir fy ngbyraharu yn awr à’r cymraeriadau 
dyrchafedig hyny? Naellir, ddim byd y nod â Joseph, ac y 
mae efe yn bresennol yn îs nag eroill a enwodd y brawd Phelps. 
Eithr dysgwyliaf, os byddaf ffyddlawn gyda chwi eich hunain, y 
•af weled yr araser gyda chwithau y gwybyddwn pa fodd i 
barotoi a chorffoli daear fel hon; y gwybyddwn pa fodd i boblogi 
y ddaeur hono, pa fodd i’w gwaredu, pa fodd i’w santeiddio, a pha 
fodd i’w gogoneddu gyda’r rhai a drigant arni ag a wrundawant 
ar ein cynghor. 

Älae y Tad a'r Mab wedi cyrhaedd y pwynt hwn eisoes ; yr 
wyf finnau ar y ffordd, ac felly yr ydych chwiibau, a phob gwas 
ffyddlawn i Dduw. 

Un o’r gofyuiadau inwyaf ar feddyliau y saint, yw deall natur, 
egwyddor, neu sail ein bodoliaeth. Heb ddywedyd dim am yr 
hyn sydd wedi bod, os gellwch chwi ddilyn allan yr hyn sydd 
o’ch blaen, chwi a ellwch ddysgu y cyfan yn ei gylcb. Mao 
getiyf ddrychfeddwl i’w hysbysu i chwi, er nad ocs araser genyf 
i ddweyd Uawer yn ei gylch yn awr. Er hyny, mi a fyuegaf 
ychydig wrthych ynghylch dyrchafiad dyn yn uheyrnas nefol 
Duw. Ni a gymrnerwn Joseph yn enghraifft; bu of yn ffydd- 
lawn i’w alwedigaeth, cyflawnodd ei genadiaeth ar y ddaear hon, 
a seliodd ei dystiolaeth â’i waed ; efe a gytìawnodd y gwaith a 
roddodd ei Dad iddo i’w wneuthur, ac yn fuan'efe a ddaw i’r 
adgyfodiad; ei ysbryd a ddysgwylia ara adgyfodiad y corff, y r 
hvn a fydd ar fyrder: eithr a fedd efe y gallu i adgyfodi y corff 
hwnw? Na fedd. Pwy fedd y gallu hwn ? Y rhai hyny ag 
ydynt eÌ9oes wedi rayned irwy yr adgyfodiad, y rhai a adgyfod- 
wyd yn eu hamser a’u tyrainor, gan ryw berson arall, ac a 
apwyntiwyd i’r awdurdod hono hraidd yr un modd â chwithau, 
henuriaid, pan dderbyniwch eich awdurdod i fedyddio. 

Nid oes genych chwi awdurdod i fedyddio ei«h hunain; ac nid 



UDGORN SKION. 


ÓT 

oes nstlurüod genjeh i adgyfodi eich hunain ; ar nis gallech yn 
gyfreithlawn fedyddio peraon arall er maddeuant pechodau, hob i 
rywun yn gytUaf eich bedyddio chwi a’ch ordeinio i'r awdurdod 
hon. Felly gyda’r rhai hyny a ddaliant agoriadau yr ndcyfod- 
irtd l adgyfodi y naint ; daw Joteph i fyoy yn ei dro, der- 
hynia oi gortT drarhefn, ac a barha oi geuadincth yn y byd- 
oedd tragywyddol hyd nea y caria hi allan i herfTeithrwydd, 
gyda'r lleill o'r ffyddloniaid oll, i gael eu gwneyd yn bcrffaith 
gyda’r rhai u fuasent o’r blaen, a'r rhai a fyddant byw yn ol 
llaw ; a phan orpltoner ygmaith.ac ei oyflwyner i'r Tad, yna 
Itwy n goronir, ac a dderhyniant agoriadnu a galiuoedd trwy ba rai 
y byddant yn abl i gorfToli bydoedd. I'n beth n gortTolant gyntaf? 
l'e dywedwu wrthych, mi a ddystrywiwn yn ddiau y r adgyfodiad 
hahanaidd ag oedd yr Henuriad Hyde ac erelll yn ei bregethu 
o hyd, cyn sicred â’r byd. 

Ar ol i ddynion gael eu dyrehafìad, a'u coronau, a dyfod yn 
Dduniau, aef meihion Duw, a'u gwueyd yn fronin breninoedd, 
uc Arglwydd arglwyddi ; yna y mnent yn cael y gallu o geu- 
edlu eu rhywogaeth yn yr Ttbryd, a dyna vw eu gweithrediadau 
cyntaf o bertbyn&a i gortT.di byd. Yna rhnddir gallu iddynt i 
gorffoli yr elfenau,ac yna i ddechreu corffoli tabernaclau. Pa 
fodd y gallant wneuthur hyny ? A raid iddynt fyned i'r ddaear 
Itouo ? Rhaid; bydd i Adda gnel myned yno, ac nis gall ef 
wueuthur heb Efa: mne yn rhaid iddo ef gael Efa i ddecbreu y 
gwaith o gene.lliud. n hwy a ânt i r ardd, ac a barhaut i fwyta 
ac yfed o ffrwythau y byd corfforol, hyd nea y byddo i'r defnydd 
hrasach hwn gael ei wasgaru vn ddigonol trwy eu cyrff nefolaidd, 
er eu gnlluogi hwynl yu ol y cyfreilhiau sefydledig i gynnyrchu 
tabcrnaclnu dnearol i'w plant ysbrydol. 

Dytna ullwedd i chwi. Y ffyddloniaid a ddeuant yn Dduwiau, 
te, meibîon Duw eithr nid yw byn yn dndymchwelyd y 
drycbfeddwl fod gcuym dad. Adda yw fy Nhad i (hyn u atnlyg- 
af arryw aniser dyfodol); eilhr ni phrawf nad efe yw fy nhad 
i, pe deuwn i yn Dduw ; nid yw yn profi nad oes genyf fi dad. 

Yr wyf fi ar y ffordd i ddyfod yn on o’r cymmeriadau hyny, 
ac nid wyf neb yn y byd ond Drtghain Young. Ni phroffesais 
erioed i fod yn frawd Joscph, eitlir y brawd Brigham, vn ceisio 
gwneyd daioni i'r bobl hyn. Nid wyf fi ddim gwell, na dim 
mwy fy mhwys nâ dyn arall, yr hwn sydd yu ceisio gwneyd 



CDGORN 6EION. 


68 

Jaioni; os ydwyf, nid wyf fi yn ei wybod. Os bydd i rai 
ddiwygio ar yr byn u ìuddodd yr Arglwydd i mi, a pharhau i ddi- 
wygio, mi a ddeu.if yn gyflelyb i’r riiai a aelhant o’ui blaen ; mi a 
gaf fy nyrchafu yn y deyrnas nefol, a’ra llanw yn orlaun â’r 
boll allu a fedraf ddefoyddio; a’r holl allweddau gwybodaeth a 
fedraf drafod, a gydwynir i mi. Pa beth sydd arnora eisieu yn 
ychwaneg ? Mi a gaf fod yn debyg braiild i rvw ddyn arall, cael 
yr oll a fedraf, yn ol fy ngallu, ei atcgyfi'red a’i drafod. 

Yr wyf fi ar fy ffordd at y dyrchafìad mawr hwn ; yr wyf yn 
dysgwyl ei gyrhaeddyd Yr wyf fi yn nwyiaw yr Arglwydd, ac 
nid wyf byth yn ymdr-xfferthu ynghylch fy iachawdwriaelh, neu 
pa beth a wna yr Arglwydd á rai yu ol llaw; fy ngwaitli i yw 
gwneuthur ewyllys yr Arglwydd heddyw; a phan ddelo y fory, 
yna gwneuthur ewyllys fy Nhad yn y gwaith a benododd i mi 
i’w wneuthur, ac y mae hyny yn ddigon i mi. Yr wyf yn gwas- 
anaethu Duw ag a rydd i rai yr oll ag wyf yn haeddu pan 
ddeuaf i dderbyn fy ngwobr: dyma yw yr hyo a feddyliwn yn 
wastadol ; ac os wyf etto yn meddwl felly, y mae yn ddigon i mi. 

Dywedaf wrth y brodyr ag ydynt yn pndael gartref: pan eloch 
oddi cartref, gadewch bob peth sydd genych yma, na chymmer- 
wch ddim gyda chwi ond yr Arglwydd a’ch hunain. 

Bydd arnoch eisieu ceffyl «u i'ch dwyn dros y gwastadedd, 
eithr na chariwch eich gwraged 1 neu eich plant yn eich calonau, 
neu yn eich serchiadau, gyda cliwi un lathen ; cyflwynwch hwynt 
i Arglwydd Dduw Isracl, a gadewch hwynt gartref; a phan 
fyddoch yn Lloegr, neu yn mhlith cenedloedd ereill, nid oes 
wahaniaeth yu mha le, pan weddioch dros eich teuluoedd, gwedd 
iwch drostynt fel yn bod yn N>ffryn y Llyn Halen l ? awr, ac na 
ddygwch hwynt yn agos atoch megys pe byddent yn eich carpet 
bag ; gweddiwch drostynt lle y maent. Mae yn rhaid i chwi 
deimlo, os ydynt yn fyw, fod pob pcth yn iawn ; os byddant farw, 
fod pob peth yn iawn : os byddaf fi farw, y mae pob peth yn iawn ; 
os byddaf fyw, y raae pob peth yn iawn, canys eiddo yr Ar- 
glwydd ydym oll, ac ni a gwrddwn yn fuan drachefn. 

Dymunaf ddweyd wrthych chwi a adewir yma, y rhai y mae 
eich gwyr priod a’ch tadau yn inyned ymaith ara dyramor, nac 
ymlynwch wrthynt nn gronvn, eithr gadewch iddynt fyned mor 
siriol â phe rhoddech g^panaid o ddwfr oer i’r teithiwr bliredig. 
Os byddwch fyw, pob peth yn iawn, ac os syrthiwch i huno cyu 



UDCORN «*ION. 


SP 

y ììychwelant, pob peth yn iawn : nac anfonwch etch calonau ar 
cu hol ii n cam, ac na oddofwcli i*ch yahrydoedd lynu wrthynt un 
fyuyd; yna chwi wragedd mewn pwirionedd a fcndlthir, ac a 
fyddweh yn amgeledd cymhwya i’ch gtyr. 

Eithr oa gwraig etto a lyna am wddf ei gwr, a dywedyd, O fel 
vr wyf yn eich caru chwi, anwyl wr, a’i gadw cf yn ei breichiaa, 
roae y wraig hono yn bwysau trwni wrth y gwr hwnw, ac nid yn 
gymhorth iddo. Fe ddylai henywod fod yn ffyddlawn i achoa 
Duw, u chynnorthwyo i adeiladu ei dcyruaa trwy cu gwyr, wrth 
ou helpu i gydawni eu cenadiaethau ; ac os ua wnant hyny, nid 
ydynt yn gymhorth i’w gwyr. Gwn fod cryn lawer yma ag ydynt 
wedi cael profiad yn y pethau hyn. Nid yw wahaniaelh eu bod 
ar ochr arall y ddaear, ar wahan, bydded iddynt hiraethu am eu 
gilydd, a hydd edefyn o gyfalhrach rhyngddynt ; tiia gall y dyn 
fod yn ddefnyddiol yn ci lafur. tra y byddo hî yr hoH araser yn 
wylo a galaru boh dydd o’i bywyd. Gadawed dyn ei feddwl i gaol 
eî dynu yr lioll amser, ar ol ei deulu, ac efe a & yn ddîog yn 
ngwaith yr Argiwydd. 

Fan fyddoch yn ymadael, deallwch nad oe« genych na gwraig 
nn phlant; yr ydych wodi eu cyflwyno drosodd i'r Arglwydd Ieau 
Grist. Aed y brodyr gan ddywedyd, Mi a gadwaf fy llygaid yn 
gywir o’m blaen ar wrrtiddryc'h fy nghenadiaeth, ac nid edrychaf 
yn ol ar fy nheulu.cithr mi a gyflawnaf fy nghenadiaeth ; a 
phau y gorpheuwyf, y mae pob peth yn iawn, yr wyf yn foddiawn 
i fyned gartref, os yr Arglwydd a ddymuna i mi wneuthur hyny. 

Mae yr amser wedi rhedeg yn rohell, ac y mac yn anghen- 
rheidiol i’n cyfarfod gael ei derfynu. Yr Arglwydd a’cli ben- 
dithio chwi ; a dywedaf y mae yn ein bendithio; yr ydyin wedi 
eín bendithio yn fawr uwchluw yr holl bobl ar wynob y ddaear 
hon. Ilyddwn ffyddlawn i Dduw nc i’r cy fammod a wnaethom. 
Amen. [Terfynwyd ganddo ef trwy weddi.] 


TRYDEDI) ARAETH Y LLYWYDD B. YOUNG, 

A draddodwyd yn y Gymmanfa Gyffredhiol , yn X inas y Llyu 
Jfalen Faiti’y ar y 29 ain o Awst , 1852. 

Tra fyddo y sacrament yn myned oddiarogylch, roi a gymmeraf 
y rhyddid o wneuthur ychydig o sylwadau. 

JJae rhywfaint o wirionedd wedi ei draefhu, 6*r esgynlawr, • 



'JDGOEN &EION. 


60 

bertbynaa i’r gynnulleidfa. Alae fy mrodyr a’m chwiorydd byn 
yn yr arferiad o fod yma un rhan o'r Sabbotb, i wrandaw a de&il 
drostynt eu hunain. Byddui yu dda genyf fì i weled y tỳ hwn 
mor llawn bob Sabbotb, yn y rhan olaf o'r dydd, ag ydyw y 
prydnawn hwn. Mae yr Arglwydd yn ei ofyn.ac y mae yu rhes- 
ymol a boddlongar i’r holl rai hyny ag ydynt yn ddiwyd yn 
gwneutbur ei ewyílys. Y raae genym dý cysurus i gyfarfod 
ynddo, lle y gallwn bregethu, cauu, gweddio, annog, ac yraarfer 
ein buuaiu yn ein gwahauol gymhwysderau, yn ol ein galwedig- 
aetb,yn addoliad Duw. 

Mae byu yn fendilh fawr ; os gallwn ni ei mwynbau, y mac 
yn un o’r benditbion «nwyaf a allwn gael — sef amlygu i’n Tad 
yn y nefoedd, a tbystio wrtbo ein bod yn wastad yn cotio tuarwol- 
aeth a dyoddefìadau ei Fab Iesu Grist, yr hwn a anfonodd i'r 
byd i waredu y byd, i dywallt ei *aed ei hun dros ein pecbodau. 
Fo gallem e> mwynbau, y mae yn un o’r bendilhion mwyaf a 
allem gael — sef dyfod gerbroa yr Arglwydd, a cherbrou yr ang- 
ylion, a cherbron ein gilydd, i arddangos ein bod yn cofio i’r 
Arglwydd Iesu Grist farw drosom. Mae byn yu profi.i’r Tad 
aiu bod yn cofio eiu cyfammodau, eiu bod yn caru ei JEfengyl, 
ein bod yn boífi cadw ei orcbymynion, ac anrbydeddu enw yr 
Arglwydd Iesu Grist ar y ddaear. Bydded i ni dreio gwneuthur 
hyn ; y mae yn fenditb, braiut, a dyledswydd y dylem edrycb 
ati bob amser. 

Yn lle goddef i’n gwaitb feddiannu y Sabboth — yn lle trefnu 
ein gorchwylion i droseddu ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ni a 
ddylem wneuthur cyn lleied ag sydd yn bosibl ; os yw yn ang- 
henrheidiol idrin bwyd, gwnewch felly ; eithr pe gellid bod heb 
hyny, byddai yu well. Gyda golwg ar gadw y Sabboth yr. ol y 
gyfrailh Foesenaidd, yn wir nid wyf fi yn ei wneyd ; canys 
byddai braidd tu hwnt fy ngallu: etto, dan y cyfammod newydd, 
ni a ddylem gadw yn santaidd uu dydd o'r wytbnos, fel dydd o 
orphwysiad, fel eoffadwriaetb o orpbwysiad yr Arglwydd, a 
gorphwysiad y saint, ac hefyd er eiu lles tymmorol — canys y 
mae wedi ei sefydlu i’r unig ddyben o lesoli dyn. Mae wedi 
ei ysgrifenu yn y llyfr bwn (y Beibl), fod y Sabboth wedi ei 
wneyd er mwyn dyn,ac nid dyn er mwyn y Sabboth; bendith yw 
iddo ef. Dylai mor lleied o waith ag a fyddo yn*bosibl gael ei 
wneyd ar y dydd hwuw ; dylai gael ei neillduo fel dydd o o r- 



ION. 


61 


«0601 

phwytiad, er ymgyDnall yaghyd yn y lle aptryntiedig, yn ol y 
(iadguddiatl, gan pytfeau ein pechodau, dwvn eín degymau a’n 
hofTrymau, a chyílwyuo ein hunain gerbron yr Aiglwydd, yno i 
gofío uui furwolaelh a dyoddefiadau yr Arglwyda Ie*u Grist^ 

Y rhai liyn ydynt aefydliadao pwrpaaol er Ue» dyn ; nid wedi 
eu g oüod arno uiegya gau da*g-feistr, mewn flTordd o ddyarybU 
aeth lem, eitbr hwy a gyfreuir iddo megya beudith, iTal'r, a 
tbrugaredd, er ei wir )ea. Gobeithiaf etlo weled y dydd, pan 
fyddwn yn y fatb aefyUfa, ac wedi cyrhaedd y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth hono, ag y bydd i boh dyn a dynea gadw • 
gwneuthur eu dyledswydd yn hollol — gwneuthur yr byn m oíjoir 
gauddyut, heb wneolhur diiu drygioni ; pau fydd yr oll yn 
heddwch a Uawenydd, ac y byddo y ddaear wedi ei goleuo ag 
ytbryd dealltwriaeth ; yr ydych cbwithiu yn credu ac \n go- 
beithio ain yr un petbau— ac os byddwn (fyddlawn, mae yr umsar 
hwuw gerllaw. 

Mae yn wir fod y rhan fwyaf o’r athrawiaeth a gredwn ni yu 
dyfod roewn cyfTyrddiad & boll ragfarnau a theimladau rhag- 
fedJianuiedig y byd Cristionogol ; yn y rhan ymarferol o’u 
crefydd nid ydym yn gwhauiaelhu oddiwrthynt mewn Uawer o 
bethau. Maent hwy yn gweddio, ac felly y gwuawn niunau; 
maent hwy yn cadw y Sabboth yn weddol dda, ac felly yr ydym 
ninuau ; maent hwy yn dweyd eu bod yn credu yn yr Arglwydd 
Iesu Gri&t, felly ninuau, ao yo cadw ei orchymynion ; ac y 
maent bwy yn galw ar yr Arglwydd, efullai, yr uu oiur ffyddlawo. 
Yn rhai o ddyledswyddau egîur ac ymarferol yr efeugyl, mae y 
byd crefyddol yu dra diwyd ; eilhr yn y rhauau aihrawiaethol o 
efengyl yr iachawdwriaeih, y maeut yu gwbl ddyeithríaid. 

Yn nechreuad gyrfa y brawd Joseph Smith, yr oedd ganddo 
holl ddylanwad a thalent y byd sectaraidd, ag oedd yn ndnabydd- 
us o’i weithredoedd, i ymdrechu & hwyot; yr oeddynt hwy 
ganddo i w hymladd ddydd a nos. £fe a lafuriodd yu fíyddlawD, 
er yn ei ieuenctyd, a braidd yn llwyr amddifad o wybodaeth 
lenyddol, ac heb lawor o fanteision o natur dduearol ; ello y 
gwirionedd a ddadguddiodd efe, a fuddugoliaethodd ; yr egwydd- 
orion a roddodd allau a gylyngasanl ar wybodaath grefyddol yr 
holl íyd Cristionogol. Pob egwyddor braidd, a phob drychfoddwl 
a ddysgir yn yr efengyl, am ba rai y pregetbwyd ac yr ysgrifen- 
wyd gymmaint gan y byd, a brofodd efe eu bod hwy yn onwy» 



r»î 


BDGORN 8EION. 


bodus o honynt. Eíe a ddysgodd y bobl pa íodd i gael flydd vu 
yr Arglwydd Iesu Grist. Dyögodd liwrynt hcfyd pa fodd i edifâr- 
hau. ^ r ocdd hyn yn newydd i'r byd— cael cu hyaovsu nad 
oeddyut yn pwybod ]>a fodd i edifarimu. Dysgodd* iddynt pa 
fodd i gofleidio efengyl yr iachawdw riaeth ; j»a beiì» rdoedd ; a 
bod yr egwyddorion hyu yn anhebgorol angiicnriieidiol er iach ■ 
awdwriaeth plaut dynion. 

Nid oedd ii n dyn, yn flaenorol i hyn, i ddyfod yn mlaen a 
dywedyd ei fotl vn anhebgorol anghenrbeidiol i barchu yr ath- 
rawiacllian hyu cr mwyn hod yn gaduedig,a plirofi yr athrawiaeth 
hono allau or lieibl. Nia gallai neb brofi yr athrawiaeth, fel 
ag i osod ei gwirionedd tu hwut i ammhcuaelh a dadl, ei bod yn 
anghenrhcidiol i ddyn gredu yn yr Arglwydd Iesu Grisl. 

Mae yn eithaf liysbys ì't gynnulleidfa hun, i’r holl fyd Crist- 
ionogoi gael ei ddyryhU, ac nid yn unig ei ddvrvsu, ond ei 
gywilyddio, ar wir iithroniaeth, a’u geneuau a gauwyd mewn 
dystawrwydd, gan yr anflyddiwr, a elwid felly. Mae yn eithaf 
hysbys i’r gynnulleidfa lion, y gwnai y rii«i hynv na chreJent 
yn V Iteibl, y rhai ni chredent yn yr Argiwydd Iesu Grist, trwy 
ymresymiad da, orchfygu a buddugoliaethu ar yr holl fyd Crist- 
ionogul, eu diruiygu, a gwueyd gwawd o honynt. 

Mae y peth yn wahanol yu awr. A ydyut hwy yn gorchfygu 
henuriaid yr eglwys hon ? Nac ydynt; eithr y maent fel y 
gwellt sych ar y praire o tìaen y fllam ysol. Mae un o honuriaid 
Israel yo eu gorchfygu ar dir cmi hathroniaeth eu hunain, ac yn 
eu boddi yn mòr eu rhesymau eu hunain. A allai y byd Crist 
ionogol ei wneuthur t Na allent. Dywedodd y brawd Joseph 
wrth y bobl fod yn anglienrheidiol bedydtlio er inaddeuant pech- 
odau, a phrofodd hyny o’r Beibl ; profodd hyny trwy ei weith- 
redoadd ; profodd hyny trwy filoedd o dystion vn ei ddvdd. 

Efe a ifdygodd befyd i sylw yr athrawiatdh o osodiad dwylaw 
er derbyn yr Ysbryd Glân, ac a’i profodd o'r I3eibl,trwv resymeg, 
a thrwy ei brofiad ei liun a niiloedd ereill. Chwi, henuriaid 
l6rael, a jdycb yn gwybod pa un a ddygasoch chwi ac ereill yr 
aihrawiaethuu hyn yn mlaen yn fuddugoliaelhus ? Y maent 
wedi bod yn liwyddiannus yn irsiilith pob pobl, cenedl, llwyth, ac 
iaith, lle bynag y maent wedi eu cyhoeddi. Mae yr athrawiaeth- 
au hyn uwchlaw gallu dadleuaeth ac ammheuaetii ; nis gall un 
cecryn eu gwrtlibrofi, na chynnyg y rheswm lleiaf ag a brofai yn 
llwyddiannus i ddadymchwelyd yr egwyddorion a ddysgwrd gan 
henuriaid Israel. 

Dygodd y brawd Joseph i sylw lawer iawn o egwyddorion 
newyddion. \r oeddynt yu gwbl newydd i’r genedlaeth hon, 
eithr niewn gwirionedd yn hen atlirawiaethau ; megys bedyddio 
er raaddeuant pecbodau ; fod hyny yn anhebgmol anghenrheid- 
iol ; ac yua cael gosodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd Glân, a 
iliiwer o athrawiaelhau ereill. Er eu bod mewn gwirionedd yn 
i»en, etto y maent yn newydd i’r genedlaeth dvwell fion. 

J’au ddpcbreuodd yr henuriaid gyntaf i bregethu Mormoniaeth, 



rDGORN ftCION. 


63 


*ìt y» ugaln mlynRdd yn ol, bwy a gyoimoront y noihl ao a 
brofent bob rhan o athrawiaeth i’rbobl, oaohlaw pob ammheuaeth 
a ii iidl. l*a beth a lidywedai yr offeiriaid a*r pregethwyr wrtbyoh ? 
A allwcb chwi gnfio pa belh a ddywedent yn y gwahanol I)al. 
uithiau, llo V pregethwyd yr efengyl hon gyntaf ? íìallwch; hwy 
u lioeddient o’r pwlpud, 11 Joe Smith ! yr hen Joo Smith ! !'* 
Dyna oodd eu hymresyiniad, i ddochreo. 44 Twyliarj ! twyllwr! ! 
— y tuae yn hudo v liohl ; y inae yn liudo y bobl ! Yr hen Joe 
Smitli, yr anan.gloddi w r ! y mae efe yn neeromartecr ! ! y mae 
yn fortane- teller ! ! ! ariaiì-glôddiwr ' ! ' ! yr hen Joe Smith •?!!!’* 
*Y fath reawm gotlidog! Nid oea rnodd ei ateb. C’liwi u wyddoch 
mai dyina y rhctunutu a ddefnyddir yn erbyn yr athruwiucthau a 
bregothir gan henoriaid yreglwys hon. 

l*an ddygasoch Lyfr Morroon i svlw, y rhesymeg addefnyddld 
yn ei erbyn oedd, •• Twyll yw! Joe Sroilhü twyllwf!!!*' a 
dyma’r rhesymau a gynnygid o*r dechreu i'r diaedd ; eilhr ui 
ailent ddwyn un } madrodd o'r ysgrythyr, nac uii rhcswin ayl* 
weddol yn erbyn yr ntlirawiaetli a ddysgid ac a gredid gan yr 
oglwyB hon. 

Pa beth a ddywedwyd wrlhych cbwi ? l*a heth a ddywedwyd 
wrthyf finnau? Os pregelhwu yr nthrawiaeth hon, y bobl, hraidd yn 
gyflrcdinul, a'u dllynant, gaii ddywedyd, 41 Naaoniwch aoi Joseph 
Smith; na aoníwch byth am Lyfr Mormon, neu Seion, a'r bobl 
• ’ch dilynant oll." Minnau a ddywedan wrthynt na wnai ddim 
llea iddynt, pe gwrsndawem ar eu ceisiadau; yr hyn a dderbyu- 
iais i oddiwrth yr Arglwydd, a dderbyniais trwy Joseph Smith; 
efe oedd yr offeryn a ddefnyddid : os gadawuí ef, rhaid i mi 
adael yr egwyddorion hyn ; ni ohawaant eu dadguddio, eu 
traothu, na'u hegluro gan neb aral) er dyddiau yr Apostolion ! 
Os rhoddaf i lawr Lyfr Morrnon, hydd genyf i wadu fod Joteph 
yn brophwyd ; ac os rhoddaf i lawr yr athrawiaeth, á pheidio 
pregethu ymgasgliad Israe), ac adeiladiad Seion, rhaid i mi roddi i 
lawr y Beibl ; ac o ganlyniad, buasai gystal i mi fyncd gartef, â 
chymmoryd arnaf i bregethu heb y tii pheth hyn. 

Ai nid oedd eich calonau chwi, hen henuriaid Israel, yn arfer 
dychrynu yn enbyd, pan yr oedd genych i hregethu inewn lle- 
oedd newyddion ? Chwi a gyromerech y Beibl, ac a ddyfynech 
yagrylhyr o Genesis hyd y Dadguddiad, fei ag i synu y bobl, ac 
ni soniech ain Joseph Sroitii. — Ai nid ocdd yu peri i chwi gryou 
pau oedd genych i ddywedyd fod Joseph Smith yn Brophwyd — 
jian ddeuech at y pwynt hwnw, ao yn gorfod naill ai ei wadu,neu 
ei arddel gerhron y bobl ? 

Mae rhai wedi eu cynnysgaethu â mwy o wroldeb mooaol nag 
ereill. Mi a wn fod yr yabrydoedd mewn dynion yn gyffredin 
yn dueddol i wendid a gwangalondid ; ac y mae pawb, i racdau 
mwy neu lai, yn teiuilo eu gwendid a’u hanallu eu hunain. 
Mae henuriaid Israel, yn neillduol, yn teimlo rhagfurn y bobl yn 
gwasgu ar eu hysbrydoedd ; eithr unwaitb yr ngoront eu geneuau, 
8 dywedyd fod Joseph yn brophwyd, y mae y fath lifeiriaut o 



64 


UDGORN 8BJON. 


oleuni ar unwaith vn dyfod arnynt, nes y inaent yn barod i 
beidio gofyn cenad i’r byd. Eithr wrih barnloi i draelhu hvn, 
mae eu calonau yn crynu, a’u cliniau yn ymguro braidd fel eitîdo 
Beltesassar ; wedi y dechreuont unwaith. roaent vn ddigon anni- 
bynol. 

Tybiwyf fod rhai o honoch chwi wedi cael profìad ar y pen 
hwn. Un o’n henuriaid â pha un vr wyf yn adnubyddua, ar ol 
iddo gael ei fodyddio, a gafodd ei osod mewu cornel, a gorfu 
arno bregelhu pregeth. Ni fu erioed yn ahl dweyd v gwyddai 
fod Joseph yn brophwyd; dnd yno yr oodd yn y cyfaríod ; yr 
oedd y tý wiîdi ei orlenwi gan y gynnulleidftt, a’r tfenestri a’r 
drysau yn llawn o bobî, ac oll oddiamgyich o llaen y tý, yu 
dysgwyl clywed progethwr Mormonaidd. Nid oedd neb vno ond 
yr un dyn hwn, a galwyd arno i bregethu ; efe a feddyliodd y 
gwuai weddio, a therfynu y cyfarfod ; ni* gwyddai erioed fod 
Joseph Sraith yn brophwyd ; dyna y llew ag oedd yn ei lwybr, 
ac nis gallai efe fyned ato, nac oddiamgylch iddo, na cbloidio o 
dano, na neidio drosto; ac y r oedd yn rhaid iddo gyfarfod â’r 
Uew ; yr oedd yn rhaid iddo ddweyd jrtseph, er gwell neu waelh. 
Mor fuan ag y cafodd “ Josepli’’ allnn, “sydd brophwyd’’ oedd y 
nesaf — hc oddiar hyny ei dafod a ryddhawyd, ac efe a barhaodd 
lefaru hyd yn agos machludiad haui. Mae yr Arglwydd yn 
ty wallt ei Ysbryd ar ddyn, pan fyddo yn tystiolaethu yr hyn a 
fyddo yr Arglwydd yn roddi iddo i’w dysiiolaethu. Èr y dydd 
hwnw hyd heddyw, ni fu efe erioed yn methu gwybod fod Joseph 
yn brophwyd. Sicrhaf wrthych fod ei gulou yn crynu— a dyna 
íel y uiae wedi bod gyda llawer iawn o rai ereill. 

Peu ddadguddiodd y brawd Josepb y dirgelwch mawr o fedydd- 
io dros y meirw, ai ni feddyliodd llawer iawn o henuriaid Israel 
y pryd hwnw,“ nas gallai Mormoniaeth barhau ; bi a orchíygir.’' 
^ r oedd pob rhan o athrawiaelh a ddygodd y brawd Joseph 
allan, yn cael gwrthwynebiad oddiwrth y byd. Gwyddom oll ei 
bod yn dyfod yn erbyu dylanwad sectaraidd, a phob dylanwad 
arall nad yw yn uniongyrohol oddiwrth Dduw. 

Pan aeth yr henuriaid allan, meddyliai y pregethwyr y gallant 
liwy cu dystewi yn rhwydd ; eithr pan aethant i gadarnbau yr 
athruwiaeth o feîyddio drog y meirw, a lwyddodd v pregethwyr i 
wrthbrofi eu rhesymau ? Naddo! Marchogodd yr athrawiaeth 
yn fuddugoliaethus dros holl sectariaeth (yr hyn a feddyliwyf 
wrlh sectariaeth yw gau-grefydd) ; ac y raae cyu belled o gael ei 
dystewi gan yr holl weddiil o’r byd, fel y inae mor boblogaidd, 
pa lo bynag yr eloch, ag unrhyw aihrawiaeth a ddysgir ; credir 
hi yr un mor harod a cbyfiym/ 

Chwi a ellwch ddeall, oddiv/rth yr ychydig sylwadau wvf yn 
wneothur o berthynas i’r efengyl, fod Uawer o bethau a ddad- 
guddiwyd trwy Joseph, yn taraw yu erbyn ein rhagfarnau ein 
hunain; uis gwyddem pa fodd i’w deall hwynt. Yr wyf yn 
cyfeirio at fy hunan fel enghraiut; nis gelhiis i erioed gael íy 
mherswadio y danfonai Duw bob un i lyn o dàn a brwmstan, i’w 



DDOORM «EIOR. Gft 

boenl R«n y diifo), «ra bob IraRywyddoldrb, am bob rhyw bocbod 
bach a gydawnai — yr hon oedd yr alhrawiaelh a drnaglŵyddwyd I 
waered. Arol y cyfan, yr oeiid fy nhraddodiaJau yn grfryw, 
fel pan ddaelh y Weíedlganlh r.laf gyntaf, yr oedd oor gwbl grora 
a gwrlhwynebol i'm dytgoidiarlh flaenorol, nea y dywedait, 
Aroswah dipyn ; nia gwrihwynebait hi, eilhr uia galiwa ei deall. 
Oallaawn drimlo y pryd hwnw pa fainl a wnarth traddodiad 
anghywir i mi. Alrddyliwch pe byddai yr oil ag a glywaia 
erloed gan fy mhregelliwr a'm rhieni— y ffordd a ddyagatani fi i 
ddarlleu y lieibl, yn wirioneddol, — byddal fy nealllwriaeth yn 
gwbl groea i'r alhrawiaeib a diladguddiwyd ’yn y Weledigae’ih. 
Mi a arfrrwn feddwl n gweddio, darllen a mrddwl, hyd nra y 
gwyddwn ac y llwyr ddeallwn hi droswyf fy hun.tnry weledig 
aelhau yr Ytbryil Glân. Arycynltf, yr oedd yn dyfod mewn 
cyffyrddiad á m leimladau fy huu, er naa gallwn erioed grrdu frl 
ltiaws y byd Críationognl o'm hamgyich; eilhr nla gwvddwn pa 
mor agoa y credwn fel hwynt-hwy. Mi a gefaia allan, pa fndd 
bynag, fy rood mor agoa, fel y gallaawn siglo dwylaw A hwy pryd 
bynag yr ewyllyalwn. 

Clywsoch y brawd Pratt yn hyabyau boreu heddyw, y cai Dad- 
guddiad ei ddarllcn y prydnawn hwn, pa uu a rodd'wyd cyn mar. 
wolaelh Joaeph. Cy nnwyan «Ihrawiaelh, ag y mae cyfraii fyiban 
o'r byd yn wrlhwynebol iddi ; eillir mi a allaf brophwydo 'yn ei 
chylch. Kr nad yw yr athrawiaeth honn wedi ei phregelhii gau 
yr henuriaid. mae y hobl hyn yn credn ynddi rr y« blmyddau. 

Cafodd copi gwroiddlol y Ûadguddiad hwn ei* loagi ; William 
Claylon oedil y dyn a'i hyagrifeDoúd o enau y ;>ruphwyd. Yn r 
cyfamser yr oeild yn maddiant yr Kagob Whilney. Dymunodd 
ef y frainl o'i gopio, yr hyn a ganialäodd y brawd Joaeph. Lleag. 
odd y cbwaer Kmma y gwrriddio). Yr achoa íy mod td cry. 
bwyll byu. yw, nblegid fod y bobl na wyddcnt am'y liuJguddiad, 
yn meddnl nad oedd yn awr roown hodoliapih. 

Darllenir y Dadguddiad i chwi. Yr ydym ni yn credu yn yr 
egwyddnr y llefarwyd arni boren heòdyw gan y brawd I’ralL Âc 
yr wyf yn dywedyd » rihych. oblegid mi a’l gwn — hi a hwylia 
droa.ac a farrhoga yu fuddugoliaethut uwchiaw holl ragfarn 
a chrefydil-dwyll yr oet ; hi a feilhrinir, a chredir yuddi gan 
ddoaparthiadau mwyaf deallgar y byd, fel un o’r alhrawiaetbaa 
goreu a gyhooddwyd erioed i unrhyw bobl. — Nid oes achos i'ch 
calonnu guro ; nid oes anghen i chwi feddwl fod lerfysglu yn 
dyfod ynia i salhrn y rhyddid cyssegredig ag y mae Kfurf-lywod. 
raelh ein gwlad yn sicrhau i dì, oblegid ni íydd hyny. Yr oedd 
y byd yn gwybod, er ys amser hir, Ye, yn nyddiau y brawd 
Joseph, fod ganddo ef fwy o wragedd nag un. Yr oedd un o'r 
seneddwyr yn y Congress yn ei wybod o'r goreu. A wi/seth efe 
ei wrlhwynebu ? Naddo I — eitbr bu yn gyfaill i ni irwy gydol y 
dydd, yn neillduol ar y pwuc hwnw. Efe a ddywedodd vn hen- 
dant wrth ei gyfeillion, “ Os na fabwysiada yr Unol Daleithiau 
y drefn hono — bydded iddynt barhau fel ag y maent yn awr — ■ 



66 liDGORN SEION. 

dilyn yr un llwybr yn gymhwys ag a ddilynant yn bresennnoI r 
ac f o ddaw i hyn — na wna eu cenedlaethau fyw hyd nes y 
byddont yn 30 rnlwydd oed ; maent yn myned i ddystryw : mae 
afiechyd yn ymdaenu mor gytìym yn mhlitli trigolion yr Unol 
Daleithiau, nes y maent yn cael eu geni yn liudredig ag ef, ac 
rnewn ycliydig tìynyddau y raaent yn ditìanu.” “ Y mae 
Joseph,” meddai efe, “ wedi dwyn i sylw y cynllun goreu er adferu 
a seíydlu cryfdwr, a bywyd hir yn mhlith dynion, o bod dyn ar y 
ddaear ; ac y mae’r Mormoniaid yn hobl dda a rhinweddol iawn.’ , 

Mae llawer ereili o’r un feddwl ; nid ydynt yn anwybodus o’r 
hvn a wnawn ni yn ein sefyllfa gymdeithasgar, Buont yn 
gwaeddi am ei chyhoeddi allan ; oud ri wnai hyny y tro, 
ychydig llynyddoedd yn ol ; rhaid i boh peth ddyfod yn ei 
amser, gan fod amser i bob peth. Y’r wyf fi yn awr yn barod 
i'w chyhoeddi. 

Bu y Dadguddiad hwn yn fy meddiant amryw tìynyddoedd ; 
a phwy a wybu hyny? Neb ond y rhai a ddylai wybod iiyny. Yr 
wyf yn cadw clo diogei ar fy nghist, ac nid oes dim yn myned 
allan na ddylai. 

Mae yn fy moddloni ychydig i feddwl mor awyddus y mae’r 
bobl hyn am ddadguddiadau newyddion. Yr wyf yn ewyllysio 
gofyn cwestiwn : A ŵyr y bobl hyn pa un a dderbyniasant un- 
rhyw ddadguddiadau oddiar farwolaeth Joseph Smith, fel pobl ? 
Gallaf ddweyd eich bod yn eu derbyn yn barhaus. Mi a garwn 
i henuriaid Israel ddeall un egwyddor ; ac yr wyf wedi dysgu 
hono yn fynych; ac y mae yn cael ei dysgu hefyd vn yr ysgryth- 
yrau hen a newydd; neu mewn geiriau ereill yn yr ysgrythyrau 
gynt ac yn y rhai diweddar. Yr egwyddor a osodir allan yn 
syral, yr hon yw hyn ; pan elwir dyn, fel y gwüaed â Joseph, i 
fod yn brophwyd, y mae efe yn ysgrifenu ei ddadguddiadau. Fe 
ysgrifenodd Joseph lawer iawn. Er enghraifTt, efe a roddai 
ddadguddiad i ddyn fyued i Sanpete i weithio; efe a roddai 
ddadguddiadau yn cyffwrdd â phethau tymmorol acysbrydol; 
mewn adeiladiad tai a dinasoedd, neu yn mhregethiad yr efengyl 
i’r byd — pa rai ydynt oll yn anghenrheidiol er iachawdwriaeth a 
dyrchafiad pobl yr Arglwvdd. 

Yn awr, frodyr, galwedigaeth Apostol yw adeiladu teymas 
Dduw, yn yr holl fyd; yr Apostol sydd yn dal allweddau yr 
awdurdod hon, ac nid neb arall. Os bydd Apostol yn mawrhau 
ei swydd, efe yw gair yr Arglwydd i’r bobl hyn yr holl amser, 
neu ynte nid yw yn mawrhau ei swydd — y naill neu y llall. 

Os bydd efe yn mawrhau ei swydd, mae ei eiriau yn eiriau 
bywyd tragywyddol i’r rhai a wrandawant arnynt, yn gymraaint 
felly ag unrhyw ddadguddiadau ysgrifenedig yn y tri llyfr hyn. 
(Y Beibl, Llyfr Mormon, ac Athrawiaeth a Chyfammodau). Nid 
oes dim a gynnwysir yn y tri llyfr hyn, ag sydd yn fwy o ddad- 
guddiad, nâ geiriau Apostol a fo yn mawrhau ei swydd. 

Yr wyf eisieu i chwi ddeall hyny. Pe buasai yn anghenrheid- 
iol i’w hysgrifenu, ni a ysgrifeuem yr holl amser/ Pa fodd bynag, 



UDtíORN SEION. 


67 


ní a ddewisem yn hytraeh i'r hobl fyw fel ap i gaèi dadguddiad- 
hu iddynt eu hunain, ac yna i ni uneyd y gwaith y gelwir ni i’w 
wneuthur ; rnae hvny yn ddigmi i ni. A a i 1 rhai u honoch fedd- 
wl ani unrhyw ddadgnddiadau a dderbyniasocb, ag nad ydynt 
ysgrifeuodig? Gelluch. 

Mi a draddodais bregfeth fér yma ddo»*, o berthynas i ddyrch- 
atiad ; ni lefarais or.d ychydig fynydau, a chymmerodd y brawd 
Fratt yr un pwnc i fyny ; mae yr oll yn dal cyasylltiad â phre- 
geth fawr yr efengyl ; cnnysni aìlwu sylwi otid ar ranau o honi, 
pan y cymmerwn arnom lefaru wrth y bobl. 

Mae y cyfanisn dal cyssylltiad â dyrchafiad dyn, gan ddangos 
pa fodd y mae ru cael ei ddyrcbafu i fod yu frenin ac offeiriad, ie, 
ac yn Dduw,megys ei Dad vn y nefoedd. Heb yr athrawiaeth h 
eglura y Dadguddiad hwn,nis gnllai un dyn ar y ddaear byth 
gael ei ddyrchal'u i fod yn Dduw. A ydych cliwi yn cael allan 
yn awr, pan y cewch eich dyrchafu, pa beth fydd eicli gwaith 
draw acw ? Yr ydym yn darllen yn yr ysgrythyrau i’r Iesu 
ddweyd mni efe oedd y cyntat' a’r díweddaf. Mae wedi ei 
ysgrii'enu drachefn yn v llyfrhwn, gan y l’rophwyd Josepli, mai 
efe yw y cyntaf a'r diweddaf; y diweddaf a'r cyntaf. Chwi a 
welwcli yr egwyddor hon yn holl weilhredoedd yr Arglwydd. 
Pan fyddo dyn yn dechreu ar waith ei ddyrchafiad, y mao yn 
dechreu gyda y petli diweidat' a gubîheir. Ein hysbrydoedd, 
filoedd o Hynyddoedd yn oî, a genedlwyd yn gyntaf ; ac ar 
ddiben terfynedig pob peth, pan t'ydd yr Iachawdwr wedi gorphen 
et waith, a'i gytlwyno i’w Dad, efe a goronir. 

Ni dderbynia neb o houoch chwi eich coronau o ogoniant, an- 
farwoldeb, a bywydau tragywyddol, cyn y derbynia ef ei eiddo 
ef; el'e a goronir vn gyntaf, ac yna coronir ninnau, pob un yn ei 
drefn, cynys y mae’r gwaith wedi ei orphen, ac y raae’r ysbryd 
yn gyfiawn yn ei gydgortlbliad â’r tabernad. Y byd yw y peth 
cyntaf i’w waredu, a’r bobl yn ddiweddaf i gael eu coroni arno. 
Mi a adawaf y sylwadau hyn gyda chwi, ac yn awr ni a fynwn y 
Dadguddiad. 

[Yna yr IJenuriad Thomas Bullock a ddarlienodd y Dadgudd- 
iad a gyhoeddasom yn y rhifyn cyntal' o’r Udgorn am y tiwydd- 
yn hon.a therfynwyd y gymmanl'a.] 


CWMPEINI Y DllYSORFA YMFUDOL BARHAU3. 

AT FUGEILIAID A LLYWYDDION CYNN ADLEDDA 0. 

Yn unol ag ysbryd enaid-gynhyrfiol y llef o Seion, li Deuwch 
adref, deuwch adref,” ao mewn ystyriaeth o sefyllfa llawer o’r 
Saint yn y wlad hon, dymunwn sefydiu pob moddion cyfreith- 
lawn er hwylysu yr ymgasgliad. 

Er fod £10 y pen yn swm isel er ymfudiad personau o Liver- 
pool i Ddyífryn y Llyn Halen Fawr, nid oes ond ychydig a 



CDGORN SEION. 


6* 

allant godi y s*m hono mewn cymhariaeth i'r rhifedi dirfawr n 
Saiut sydd á’u calouau yn cyflym guro gyda dysgwyliad o gael 
rhywbryd eu gwareduo’r wlad hoo. Yr ydym ui, gan hyny, yn 
cynuyg i’r holl bersooau hyny ag a feddaut lai nà £10, ac heb 
fod dan £5, fod iddynt eu gosod yn ein dwylaw ni, yr hyn a’n 
galluogai i ddanfon ymaith hanner eu rhifedi y tyramor ytn- 
fudol presennol ; a nyni a ytnrwymwn i fynu gweled yr ariau 
a roddwyd gan y rhai liyny nad ymfudant y tymmor hwn yn cael 
eu dychwelyd," fel ag i fod yn wasanaetbgar er eu hymfudiad 
hwy mewn dwy flynedd er ol hyny. 

Teimlwn yn argyhoeddedig y cyfarfydda y trefniad hwn â der* 
hyniad groesawgar, ac y cynnorthwyir ef trwy weddiau ac ym- 
drechion goren yr holl rai a ddymuuant weled Israel wedi 
ymgasglu : ac yr ydycli cliwi trwy hynyma yn cael eich awdnr- 
dodi i dderbyn, oddiwrth bob personau a gyrameradwyant y dûll 
hwu o’u gwaredu, y swra rag-grybwylledig, a’i daul'on i ni, gydag 
enw a chyfeiriad y cyfranwyr, cyn y iaf o Chwefrwr. Ar yr nn 
amsor byddwch gystal âdanfon enwau, oedrau, a galwedigaethau 
y rhan hono o’r cyfranwyr a ddcwiswch i ymfudo y tyramor hwn, 
ac yn union pan dderbyniwn hwyut nyni a’ch hyabyswn yn 
nghylch pa amser yr hwyliant. 

Wrth wneuthur eich dewisiad o bersonau i gael eu danfon 
allan trwy y gweilhrediad cyntaf o’r trefniad hyn, dylai eylw 
noillduol gael ei dalu at ddanfon allan y cyfryw ag a fyddai yn 
debyg, o ran eu sefyllfa a’u galluoedd, i ad-dalu cytìawn gost eu 
hymfudiad gyntaf, fel na fyddo i’r rhai a adewir ar ol i'w helpu 
gan yr ail weiij^rediad, gael eu c.adv7 yn hwy uá’r ateser a nodir 
uchod. S. W. Richahus, Gorchwyliwr. 

Daniel Spencer] 

Willard S>ow, j' Âclodau. 


15, Wilton St ., Lictiyooly Ion % 15, 1853. 



AM UYWIAETHAU, &c. 


Mae enwogrwydd oyftredin yn fynycb yn gelwyddwr cyfîredin. 
Ctfleosdra sydd yn gwneyd lleidr. 

Tat.iadao o Ion. 14 hyd Ion. 20. — Pontytypridd, Us 2c ; 
Aberamman, lOs ; Hirwaen,4s OJc; Georgetown, Ô9 3c ; Cefn, 
6s; Troedyrhiw, Is 7c.— Cyfanswm, £ l I8s64c. 

Hwylia yr Ymfudwyr Cymreig o Liverpool Cbwefror 3. 
Hgf’ Mae y Llyfr Hymnau ar werth i bawb o hyn allan. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printer , Johrìs Street , Georgeiown , Merthyr. 


J. 0AVIS, ABORAPFYDD, M EET H T B-TT DF! L. 




UDGORN SEION, 

N IV 

ifrrrrn l> ŵaint. 

Riiif. 5.] IONAWR 29, I8Ó3. [Cvf. V. 


PREO BT n, 

Â draddodn'yH tjan y l.lywydd fí. Younj, yn y Tabrrnat l, Dinat 
y í.lyn Jíalrn Fairr, Aw»t 8, 1832. 

[ü'r “ N’e»í E*tí». M am Fcdl 14, 1851) 

Ml ft ddnrUcnnf J«1 «*•! c* uddiod ft rodJnyd i Jo*cph Smith, ieu., a 
SWney RigJon. Eithr cyn gwncotl ur hynj, n dechreu «r y 
pwnc a iMytgwjlinf osod gcrbron ? hobl y boroo hwn, dywedaf 
wrthynt, mni fy n«»ftntwriaeth i o berthyntt* i brcgethu efengyl yr 
iftchawdwriaeth y\r hyn,— nad oea ond un bregelh i g«el ei phre. 
gethu i holl blant Adda, ac y dylai y bTegeth hono gael oi chredu 
ganddynt, a byw i fyr.y iddi. — Y mae dechren, parhao, a ther- 
fynu pregeth efengyl, yn gofyn yr holl amaor a benodir i ddvn,i’r 
ddaear, ac i bob peth arni, yn eu «efyllfa farwol ; dyna y w fy 
nrychfeddwl i o barthed i bregethu. Nid oes un dyn yn alluog 
i osod gerbron cynnulleidfa holl bynciau yr efengyl, yn y bywyd 
bwn, « pharbau y pyocian hyn i'w terfyniad, cftnys y roac’r 
bywyd marwol hwn yn rhy fyr. Y roae.hi yn gyaaylltiedig an- 
wfthanol, y naill ran a’r llall, yn yr holl athrawiaethau a ddad- 
guddiwyd i ddyn, v rhai a elwir yn awr athrawiaethau amrywiol 
Cristionogfteth, n ha rai y mae holl brofleswyr crefydd yn credu 
cyfran, eithr yn gwrthod, neu yn chwennych gwrthod, rhanau 
«reill o’r gwirionedd; — pob i»ect neu b*»r*on yn cymmeryd iddynt 
ea bnnaìn ranau o’r Beibl, rhanaa o athrawiaelh yr iachawdwr- 



TO 


IDGORN SEÍON. 


îaeth, ag sjdd yn fwyaf hoff ganddjnf, gan urthod y Ileîll í gv<í, 
a ch\ni:nvsgu yr utlirawiaethau hyn â dalmdau djruion. 

Eithr bydded i bregeth efengyl gael ei phregethu, yu yr lion y 
cynnwysir holl egwyddorion iachawd wrraeth, ac ni a gyfaddef«n r 
ar ddiwciUl inarwoldeb y ddaear hon, a’r holl bethau a greo yd 
arni — ar yr olygfa derfynol, ar ddiben terfyoedig pob peth a fu 
oddiar ddecbreu creadigaeth y hyd, a’i boblogiad, hyd at genedl- 
aeth olaf Adda ac Efa, a’r gorpheniad ierfynol o wailh Crist;— ■ 
r*, meddaf, ni a gyfaddefwn mai \na y mae pregethu yr efengyl, 
ac nas gallai gael er ]>regethu i fodau meidrol , raewn un byw- 
yd byr. 

Yr wyf yn gwneyd y sylwadau byn i’r dyben o ryddhau fy 
hun oddiwrth y tasg caled o gymineryd arnaf i osod gerbron y 
gynnulleidfa hon, bob pwnc o’r athrawiaeth o iachawdwriaeth, y» 
eu holl amrywiol ystyrion, roegy9 ag yr yinddangoaant yn y 
bywyd liwn, ac yn ol ein dealltwriaeth ni. Yr wyf yn gwneyd. 
y sylwadau rhag urweiniol hjn i ryddhau fy bun oddiwrth y lasg 
roawr o derfynti y bregeth a ddechreuaf. Ni ddyagwyliaU er 
therfynui nid wyf yn dysgwyl gweled ei diwedJ, cyn yr oljgfa 
derfynol. Nid wyf hyd y nod yn ei dechreu yn ei Uechreuad ; 
nid wyf amgeo nâ gafaelyd yuidi, lle y mae yn dyfod atal', yu y 
bedwaredd gunrif ar bymthtíg, oblegid yroedd o*m bìaen i ; y raue- 

0 dragy wyddoldeb i dragywyddoldeb. 

Crist yw awdwr yr efongyl bon, y ddaear yma, dynion a ben- 
ywod, holl hUiogaeth Adda ac Efa, a phob creadur byw sydd yn 
trigo ar wyneb y ddaear, sydd yn ebedeg yn yr awyr, sydd yn 
nofio yn y dyfroadd, neu sydd yn trigo yn y roaesydd. Crist yw 
awdwr iachnwdwriaeth i’r holl greadigaeth hon — i bob petb per- 
thywol i r byd daearol hwn a breswylinn ni. 

Byddai hyn, pa fodd bynág, yn groes i’n rliagfarn, i addef ara 
fynyJ, fod gao Grist, yn ei briodoleddau achubol, allu i waredu 
rhyw rai o weilhredoedd ei ddwylaw ; unrhyw greadnr byw arall r 
lieblaw plant Adda ac Efa ; — ni fyddai hyn y n gydweddol á*n 
toiraladau rbag-feddiannedig, a'n rhagfarnau hir fabwysiedig^ 
eithr y mae ofe wedi gwaredu y ddaear, ac y raae wedi gwaredu 
dyuolryw a phob peth byw a yinsy muda arni ; ac efe a orphena 

01 bregeth o'r efengyl pan orcbfyga ei elynion, ac y gosodo ei 
ely-n diweddaf o dan ei draed— pan ddinystrio farwolaetli, a'r hwn 
a fedd ei gallu hi — pan fo efe wedi cyfodi y deyruas hon, a gor- 



UDOORN ftEION. 


71 


j.hpn ei waltli vr hwn a roddodd «i Uad iJdo i*w wneulhur, a’i 
grflwyno i’w DaJ, gan ddvweJyd,“ Mi a wnaethym y gwaith, ac 
a'i gorpheuuis t f ; niJ yn unig mi a greai» y byd, cithr mi a'i 
gwuredais; iuì a wyliai» aiuo, ac a rnddais i'r bodau deailgar 
hyny ag a greaist trwof fi, eu goruchwy liaeth ; ac y mae wedi ti 
gudw gvda pheríTfithrwydJ i bob creadur o ddealltwriaetb, i bob 
gradd o dJyuolrtw , nti a geduaia eu goruchwy liaeth yn Jdilwgr; 
ii) i u wyliaia droatynt, ac a oruwch ly woJraelhaia eu holl weilh- 
redoedd, ac a g«*dwui» \n fy llaw dynghedfcnau dynlon ; ac mi a 
orphenai» fy mbregetb o'r efmgyl," pau yu c> flwyno 1 fyny r 
gwaitli gorjiheuedig i'vt Uad. 

Fe gymmer braidd berton fel yr lachawdwr, i bregethu un 
hregetli o'r efengyl ; h chafodd hon ei dechreu gyda dechreuad 
pawb Jyniou ur y ddaeur hon ueu ryw un arall ; ac ni therfyna 
hylh cyn yr olygfa olaf, ac y hyddo y cyfau wedi ei orpliun, a'r 
deyrua» yu cael ei chyflwyno i'r Tad, 

Ni ddysgwyliaf ond edrych i ryw ranau o honÌ,fel y mae yn 
dyfod atrtf yu y bcduareJd ganríf ar byuitheg o'r cyfnod Crist- 
ionogol. Vu uwr rni a ddarllt-uaf ddadguddiad a roddwyd i Jo- 
seph Suiilh, ieu , a Sidney lligdon,ac a elwir 

“ OWELL DIGAETII. 

“ |. Clywch, O ch«i nefoedd, a dyro glutt, U ddaear, a llawen* 
hewch, chwi drigolion y ddaear, cunys yr Arglwydd aydd Dduw, 
ac hebddo el nid oes un Jachawdwr; mawr yw ei ddoelhiueb, 
rhyfeJdol yu ei lTyrdd, ac helaelhrw ydd ei weithrediadau ni» 
dichon ueb ei gael alUn ; ei ddybmion ni fethant, ac nid oes neb 
ychwaiih a ddichon atul ei law; o dragyw yddoldeb i dragywydd- 
oldeb yr un ydyw, u'i flyuyddoedd ui ddarfyddaut 

“2. Cauy» íel hyn y dywed yr Arglwydd, Myfi, yr Arglwydd, 
\Jwyf drugarog a graslawn i'r rliai a'm hofnant, ac ymhyfrydaf 
i anrhydedJu y ihai a’m gwasrtnaelhant mewn cyfiawnder ae 
tuewn gwirionedd hyd y diwedd; mawr fydd eu gwobr, a thra- 
gwyddol fydd eu gogouiant; ac iddyut hwy dadguddiaf bob dir- 
gelediguethau, ie, holl guddiedig ddirgeledigaethau fy uheyrnas 
o'r dyddiau gvnt, a tliros oesoedd i dJyfod y gwuaf yn hysbys 
iddynt hwy tldymuniad da fy ewylîys ynghylch yr holl beüiau a 
herthynanl i'm teymas; le, hyd y nod rhyfeddodau tragywyddol- 
deb a gant eu gwybod, a phethau i ddyfod a ddangosaf iddyul, 
hyd y nod pethau llawer o geuedlaethau ; eu doethineb a fydd 
inawr, a'u deall a gyrhaeJd i'r nef; ac o’u blaen hwynt doethineb 
y doeth a ddillana, a dealltwriaeth y synwyrol a ddaw i’r dim; 
canys trwy fv Ysbryd y goleuaf hwynt, a thrwy fy ngallu y 



UDGORN SEION. 


72 

gwnaf yn hyspys iddynt ddirgeîion fy ewyllys; îe, hyd r nod y 
pethau hyny ni welodd )lygad,ac ni chlywodd clust, ac ni ddacth- 
ant etto i galon dyn. 

“3. Nyni, Joseph Smith, ien., a Sidney Rigdon, yn bod yn 
yr Ysbryd ar yr unfed dydd ar hymtheg o Chwefror, yn mhlwydd- 
yn ein Harglwydd un til wyth cant a deuddeg ar hugain. Trwy 
allu yr Ysbryd ein Uygaid a agorwyd a’n dealltwriaethau n 
oleuwyd, fel ag i ganfod a deall pethau Duw, — hyd y nod y 
pethau hyny ag oeddynt o’r dechreuad cyn 'ood y byd, y rhai ,i 
ordeiniwyd gan y Tad, trwy ei unig-anedig Fab, yr hwn oedd yn 
mynwes y 'i'ed, hyd y nnd o’r dechreuad, am yr hwn yr ydym ni 
yn dwyn tystiolaetb, a’r dystiolaeth ag ydvm ni yn ddwyn yw 
cyllawnder efengvl lesu Grist, yr hwn yw y Mab, yr hwn a 
welsom ni, ac â’r hwn yr ymddyddanasora yn y weledigaeth nefol; 
e any s tra yr oeddym yn gwneutliur gwaith y cyfieithad, yr hwn a 
benodasai yr Arglwydd i ni, daethom i’r nawfed adnod ar hugain 
o’r bummed bennod o íoan, yr hon a roddwyd i ni fcl y canlyu. 
Yd Uefaru am adgyfodiad y meirw, tnewn perthynas i’r rl<ai a 
gant glywed llef M«b y dyn, ac a ddeuant allm ; y rhai a 
wnaethant dda yn adgyfodiad y cyfiawn, a’r rhai a wnaethanl 
ddrwg vn adgyfodjad yr anghyfiawn. Yn awr, hyn a barndd i ni 
■ynu, canys yr oedd wedi «*i mddi i ni gan yr Yshryd ; a thra yr 
oeddym yn rayfyrio ar y peiliau hyn, yr Arglwydd a gylTyrddodd 
â llygaid ein deslîtwriaeihaii, a hwy a agorwyd, a gogoniant yr 
Arglwydd a ymddyscleiriodd o’n hamuylch ; a gwclsom ogonianl 
y Mab ar ddeheulaw y Tad, a derhyniasom o’i gyflawiider; a 
gwelsom \r angylion 9antaidd, a’r thai sydd wedi eu santeiddio, 
gerbron ei orsedd, yu addoli Duw a’r Oen, y rhui ydynt yn ei 
■ ddoli ef yn oes ocsoedd. Ac yn awr, wedi y tystiolaethau lawer 
a roddwyd am dano ef, hon yw y dystiolaeth, y ddiweddaf oll a 
roddwn ni am dano ef, ei fod ef yn fyw ; canys ni a’i gwelsom ef, 
hvd y nod ar ddehenlaw Dnw, a nhlywson» y llais yn dwyu tyst. 
iolaeth mai ef vw uníg-anedig v Tad, — mai ganddo ef, athrwyddo 
ef, ac erddo ef v mae ac y cafodd y h\doedd eu creu, a bod eu 
Irigolion yn ftibion a merched cenedledig i Dduw. A hyn a 
welsom hefvd, ac yr ydym yn dwvn tystiolaeth, i un o angylion 
Duw, vr hwn cedd mewn awdurdod yn mhresennoldeb Duw, yr 
hwn a wrthrvfelodd yn erhyn yr uniu-anedig Fal», yr hwn yr 
oedd y Tad yn ei garu, a’r hwn oedd yn raynwes y Tad, — gael ei 
daílu i lawr o bresennoldeb Duw a’r Mab, a galwyd ef Colledig- 
aeih, canvs y nefnedd a wylasant drosto ef. — efe oedd I.uciíer, 
mab v wâur ddydd. Ac ni * edrychasoro, ac wele, efe a syrth- 
iodd ! a syrlhiodd ! hyd y nod mab y T'a»r ddydd. A thra yr 
oeddvm êtto yu yr Yshryd, yr Arglwydd a orchymynodd i ui 
ysgrifenu y weledigaeth, canys ni a welsora S&tau, yr hen sarff 
bòno — sef V diafnl— yr hwn a wrthryfelodd yn erbyn Duw, ac a 
geisiodd gymmeryd teyrnas eiu Duw ni a'i Grist ef, gan hyuy y 
mae yn rhyfela à saint Duw, ac yn eu hamgylchynu o amgylch 
ogylch. Àc ni a weîsom weledigacth o ddyoddefiadau y rhai 



IDGORS 9RION. 


71 


hyny V rhyfeîodd ef â liwynt tc a’u gorchfygodd, canys fel hyn ▼ 
daelli ilais yr ArgUydd alora ni. 

“ 4. Fei byn y dyaed yr ArglwydJ, pe«n perlhyna* i’r holl 
rai ag ydynt yn adnabod fy ngnllu, ao%g.iw*unt «*u gwneyd y« 
gyfranogiou o liouo, ac a oddefasant eu huuaiii, trwy allu T 
tliafol, i gael eu goichíygu, ac i wadu y gwirionedd, a beiddio fy 
tigallu — hwynthwy \w y rhai hyny ug ydyiit yn feihion colledig 
aeth, aro y rhai yr wyfyn dywedyd y bu.isui \n weil iddynt pa 
na chawsenl erioed eu geni, canya ileatri digofaint ydynt bwy, 
wedi eu dedfrydu i ddyoddef digofaint l)uw gyda’r diafol a’i 
angylion yn nhragy wyddoldeb ; me 'ti pertliynaa i r riiai y dywed- 
aia nad oea íaddcuant yn y byd liwu noc yn y byd a ddaw, gan 
eu bod wedl gwadu yr >*brvd Ol&n ar ol ei dJerbyn, ac wedi 
gwadu unig anedig Fab y Tad — wedi ei grocshot*lio iddynt el 
hunain, a’i oaod yn waradwydd. V rbai hyn vdynt liwy a gant 
fyned ymaith i'r llyn o dân a brwmttan, gyda'r diafol a*i angyU 
ion, a’r unig rai y bydd gan yr ail farwolaeih awdurdod arnyut; 
te, \ u wir, yr unig rai na chant eu gwuredu yn aiiiHer priodol yr 
Arglw vdd, ar ol dyodde fìadau ei «Idigof-iint el ; canya yr holl rai 
ereill u guiil eu dwyn allun trwy adgyfodia l v nieirw, trwy fudd- 
ugoliaelh a gogouiant yr Oen a laddwyd, yr liwn oe«id yn royn 
wei y Tad cyn gwneyd y bydoedd. A hon yw yr efengyl, r 
iiewvddiou <!n ag y dygodd y |lui» alîati o'r nefoedd dvstiolaeth i 
nì, iddo ef ddyfod i’r byd, aef I»«*u, i g-cel ei groeahoelio dro» y 
byd, ac I ddwyn pechodau v byd, ac i aanteiddio v byd, ac 
i’w lunliau oddiwrth bob anghyfiawnder ; fel trwyddo ef yr 
achubid pawb a osolodd v Tad yn ei ullu ac a unaed ganddo 
of, y iliai a ognneddutit y T.««l, ac a aohubu ho)| w eitiiredoedd ei 
ddw\!aw, oddieithr nieibion colledigaelh, y rhai a wadaut y Mab 
ar o) i’r Tud ei ddudguddio ef; gati hyny efe a nrhubu bawb ond 
liwynt hwy ; hwy a àut ymaith i goapedigaeth ddiddarfod, yr hon 
aydd goapedigaeth ddlddiwedd, yr hnn svdd gospedigaelh dragy- 
wyddol, i de\ rnasu gyda’r diafol a’i ungyiion yn nhragywyddol- 
deb, l!e nad yw eu pryf yn roarw, na’r tân \n diíodd, yr hyn yw 
ru poenedigaeth ; a r diwedd o bono, na’r lie o liono. na’u poen- 
ediguelh, uid o<»9 un dyn yn gwyb »d, ac ni,ddadiuddiwyd hwynt, 
uc niJ yw , ac ni chuifl' ci «ldndguddi*) i ddvn, od iiwithr i’r rhai a 
wneir yn gy frauoginti o hono ; «r hyny, inyli. yr Arglwydd, wyf 
yn ei ddang«<s trwy wele lig.ielh i luwer. ond yn ddioed yn ei gau 
i fyny drachefti; guu hvnv « i ddiwedd, ei led, ei uclider. ei 
ddyfnder, a’i drueiii, ui ddeallasaui hwynt, tiac un dyn ond y 
rhai a ordeiniwyd i'r farnediga«*ih hon. A ni a glywsom Jais, yu 
dywedyd, Ysgrifenwch y weledigaeih, canys wele! liyn yw diw- 
edd gweledigaeth dyoddefiaduu yr annuwiol! 

“ô. A ihrachefti, yr \dym yn dw\n tystiolaeth, canys ni a 
welsotn ac u glywgim, a hyn yw tysiiolaelh oftìiig\l Crist mewn 
perlhynas i’r rhai hyny a ddeuant a.lan yn adgyfodiad y cyfiawn; 
hwynthw v yw y rhai a dderbyniasant dystiolaeth lesti, ac a gred- 
asaut yu ei euw ef, ac a fedyddiwyd yu ol dull ei gladdedigaetb 
ef, gau gael eu claddu yn y dwfr yn ei enw ef, a hyn yn ol y gor- 



74 


»;dgors seion. 


•hymyn a roddodri or, fel trwy gadw y gorchymyninn y bydd.ii 
iddynt gael eu g*»lchi a'u glanhau oddiwrth eu l*r »11 bechodau, a 
derbyn yr Ysbryd Glân trwy arddodiad dwylaw yr hwn « ordein- 
iwyd ac a seliwyd i’r audur.l«»d h«n, u r rhai a orchfygant trwy 
fTydd, ac a seíiwyd gan I.ân Yabryd yr addewid ; yr ban a 
dywallta y Tad br yr holl rai cyfíawn a chywir. Y rhai hyn 
ydynt eglwys y cyntaf-anedig. Y rhai hyn yw y rhai v rho«idodil 
y Tad bob peth i’w dwylaw, — hwyntbwy ydyut y rhai sydd yn 
oíTeiriaid a breninoedd, y rhai a dderhy niasant o’i gydawndej a'i 
ogoniant ef, ac sydd yn offeiriaid i'r Goruchaf yn <«1 urdd Mel- 
chisedec, yr hon oedd yn oì urdd Enoch, yr hon oedd yn ol urdd 
yr unig anedig Fab; gan hyny, m«*gys y niae yn ysgrifenedig, 
Üuwiau ydynt hwy, sef meibion Duw, — o ba herwydd, pob peüi 
ydynt eiddo l»wy, pa un ai bvwy«l ai angeu, ueu bethau prcsennol 
neu bctbau i ddyfod, pob pelh sydd eiJdo hwynt, a hwy ydynt 
eiddo Crist, a Christ yn eiddo |)uw, a hwy a orcbfygant bob petli ; 
gan byny na fydded i un dyn ymogoneddu me»n dyn, eithr yn 
hytrach bydded iddo yraogoneddu yn Nuw, yr hwn a ddarostynga 
bob gelynion dan ei draed, — y rlmi hyn a bresw vliaut yn robre- 
sennoldeb Duw a’i Grist ef yn o«*s oes««eild. Hwynthwy vw y 
rhai a ddyga efe gydag ef. pan ddaw yn nglijnaylau y nef, i 
dçyrnasu ar y d«laear «Iros ei bohl. Y rhai hyn yw y rhai a gant 
ran yn yr adgyfodiad cyntaf. Y rhai hyn yw y rhai a ddeuant 
allan yn adgyfodiad y cyfiawn. Y rhai hyn vw y rhai sydd i 
ddy/od i fynydd Seion, ac i ddinas y Duw hy w, y )le nefnl, y 
santeiddiaf o bob lle. Y rhai byn yw v rbai sydd wedi dyfod i 
gwmpeini aneirif o angylion, i gymmanfa g\ tfredinol eglwys 
Énoch, a’r cyntaf anedig. Y rhai hyn ydynt hwy «g y mae eu 
henwau yn ysgrifenedig yn y uef, Ue y raae Duw a Christ yn 
farnwr pawb. Y rhai hyn ydynt hwy ag ydynt yu ddynion cyf- 
iawn wedi eu gwneyd yn berrt'aiih trwy Iesu cyfryngwr y cyfara- 
niod newvdd,yr hwn a weithiodd allan y Iawn perffaith hwn Irwy 
dy walliiad ei waed ei hun Y rhai hyn ydynt hwy ag y mae en 
cyrffyn nefol, gogoniant y rhai yw eiddo yr haul, sef gogoniant 
Duw, yr uchaf o hawb, gogouiant yr hwn yr ysgrifenir am haul 
y ffurfafen ei fod yn gysgod o hono. 

“ (}. A thrachefn, ni a welsom y byd daearo), ac wele a llyna, 
y rhai hyn ydynt hwy sydd o’r daearol, gogoninnt y rhai a wa- 
haniaetha oddiwrth eiddo eglwys y cynlaf anedig, y rhai ydyut 
wedi derbyn cyílawnder y Tad, liyd v nod megys y mue eidiio y 
lleuad yn gwahaniaethu oddiwrth haul y ffurfafen. Wele, y rhai 
hyn ydynt hwy a fuonl farw heh ddeddf, ac hefyd hwy y rhai 
vdynt ysbrydion dynion yn cael eu cadw yn ngharchar, y rliai yr 
ymwelodd V .Mab ;\ hw\nt ac y pregethodd yr efengyl iddynt, fel 

V bernid hwy vti ol dyuion yn y cnawd, y rliai ni dderbyrii**sant 
d ystiolaeth lesu vn y cuawd, ond ai d**rbyniasant yn ol llaw. 

Y rhai hyn ydynt hwy ag sydrt yn ddynion anrlivde.ldus y 
ddaoar, y rhai a ddajlwyd g »n gyfrwysdra dynion. Y rhai hvn 
ydvnt hwy a dderbyniant o’i ogoniant, eiihr nid o’i cyflawnder 



it>coms tetos. 


74 


T rh»i hyn ydynl l;«rj a ddcrhyniant n hrctrnnoMeb y Mab.eitbr 
nid o gyllawndcr y Tnd ; g.ut hyny, cyrlF ÜMcarol ydyot, ac ni<l 
cyrff nefol, a gw ahauiurth.iut rne«n gognniant m>‘gyt y mao t 
lleuad yn gwnhnnititha nddi«rlh yr haul. V rbti hyn ydynt 
hwy nid ydynt ddewri«>n yn nhystinlaoih lesu ; gan hyny ni 
chawsant y goron drot de\rnat ein Duw. Ac yn awr, hyq yw 
diwedd y wrltf.lfigaeth a weltoro ni ama y daearoJ, yr hon y gor- 
chymynodd yr Arglwydd i ni ei hyagrifenu tra yr ocddym e.lo yn 
ýr Yabryd. 

** 7. À thrachefn.ni a weltnm ngoniant y tan-ddaearnl, gogon. 
iant yr h«n yw v Uri.if, hyd y nod ntegy* y roae gog< niant y 
*er yn gwahauÌMethu oddiwrlh ognniant y Ueuad yn y ffurfafen. 
Y rhai hyn ydynt hwy ni ddrrbyniaaant efengyl Críat, nac ych- 
waith dyatiolaelh I>‘«u. Y rliai hyn ydynt hwy nad ydynt yn 
gwadu yr Yfbryd GUn. Y ihai hyn ydynt hwy a dedir i la«r i 
ulîern. Y rhaí hyn ydynt hwy na waredir nddiwrth y diafol hyd 
yr adgyfodiad «daf, hyd oni fydilo i'r Arglwydd, aef (’ritl yr Oen, 
•orphcn ei w aiili. Y rhai hyn y*iynt hwy ca dderbtniant r»’i gyf- 
lawnder ef yn y byd tragy wyddol t aitlir o*r Ytbryd iàlAn trwy 
weinidogaeih y dicarul; a*r (lnean ] trwy weini'logaeth y nofol ; 
ac hefyd V tan-ddaeMiol a'i d**rhy iiÌm trwv weinidogaeth angylion, 
y rhai a beondwyd i weinrddu tddyui hwy, ueu y rliai a benod- 
wyd i f'id yn yshryiiion g« oí uiaeilu'Mr iddrnt hwy,cunyt hwy a 
fyddant yn etiftfd lion iachuwdw riaeth. Ac felljr y gweltmn yn y 
weledigneth nefol, ngoniaut y tnn-ddaearol, u h«n aydd yn 
rhagori ar boh dealltwriaelh, ac nid net uu dyn yn ei aduabod 
oddieithr yr hwn y mae |)uw «edi ei .1«! ulguddio iddo. Ac felly 
iiî a «eltoro ognuiant y daearol. yr h« n «ydd yn rhngori y»i rnhob 
peth nr ogouiant y tan dduearol, wf roe«n gogoniant, ac rro «n 
g&llu, nc tnewn neith, ac me«n llv «odraeth. Ac felly ni a wel 
aom ogoniant y nefol, yr h«n >ydd yu rhagorí yu mbob |>eth, — 
llo y mae Diiw, ael' y Tad, yn leyrnisu ar ei orncdd \ n oea oes- 
oedd ; o Haen goraedd \r hwn y ?rae pob peth yn jmgrymu 
nrewn gostyuge lig banh, nc vn rhoddi iddo ef ogoniaul yn oea 
oesoedd. Ilwynthwy a urotant yn ei hresennoldeb ydynt eglnya 
y cyntaf anedig, n hwy n welant roegys eu gwelir, ac a adnabydd 
ant inegys yr Hdnubuhlir hwynt, gan eu bod wedi derhyn o’i 
gyfîawnder ac o’i ras ef; ac efe a’u gwna hwynt yn ogyftiwch 
mewn awdurdod. me«n gallii, ac mewn llywodraeth. Ac tin yw 
gogoniant y nefol, megys «g y m«e gogoniaul yr haul yn un. 
Ac un yw gogoniant y daearol, «negys ag v mae gogoniant y 
lleuad yn un. Ac un yw g'>goniant y tan ddaearol, uiegys ag y 
«nae gogoniant y ner yn un ; can\s megys ag y moe un seren yn 
gwahaniaetbu oddiwrth seien nrall mewn gogoniant, felly y gwu- 
baninetha un oddiwrth y llall mewn gogoniant yn y byd tan- 
■ddaearnl ; catiys y rhai hyn ydynt hwjr y rhai ydynt eîddo ratil, 
ac eiddo Apolos, ac eiddo CephaS Dyrna y rhai sydd yn dywed- 
yd fod rhai o honynt >n eiddo on ac ereill yn eiddo y llail,— 
rfaàì yn eiddo Crist, a rhai vd eiddo Ioan, a rhai yn eiddo Moses, 



ODGO&rt SEION. 


74 

n rhai \n eiddo £lias, a rhai vn eiddo Esdias, a rhai jn eidde- 
Isaiah, a rhai yn eiddo Euoeh, eilhr ni dderbvniasant vr efeugjl, 
na thystiolaelh lesu, na’r prophwydi, na’r cyfarniuoJ tragyw- 
yddol. Yn olaf oll, y rhai hyn ydynt bwy ni chesglir gyda'r suiut, 
i gael eu cipio i fyny i eglwys y cyntaf-anedig, a’u derbyn i’r 
cwmwl. Y rhai hyn ydynl hwy sydd yn gelwyddwyr, yn hudol- 
wyr, yn odinebwyr, yn buteinwyr, a phwy bynag sydd yn caru ac 
yn gwneuthur celwydd. Y rhai hyn ydynt hwy ag sydd yu dy- 
oddef digofuint l)u« ar y ddaear. Y rhai hyu ydynt sydd yn 
d^oddef dialedd tâu tragywyddol. Y rliai hyn ydyut hwy a 
deâir i luwr i ulleru i ddyoddef digofaiut l)uw Uollalluog hyd 
gyúawuder yr aniseroedd pan fydd Crist wedi darostwug ei holl 
elyuion dun ei draed, ac wedi perífeiihio ei waith, pun rodda > 
fyny y deymas, ac y cyflwyua hi i r Tad yn ddifrycheulyd, gan 
ödywedyd, — Myfi a orchfygais ac a sethrais y gwin-wryf fy 
hunan, sef gwin wryf llidiogrwydd digofaint yr Ilolìalluog Dduw. 
Y’na y coronir ef ä choron ei ogouiunl, i eistedd ar orsedd ei allu 
i deyrnasu vn oes oesoedd. Eithr wele, a llyna, ni a weUom 
ogouiant a tbrigolion y byd tan-ddaearol, eu bod tuor aneirif à’r 
ser yn ffurfafen y nel, neu megys y tywod ar fìn y môr, a cblyw- 
6om lais yr Arglwydd,yu dywedyd, N rhai byn oll a gant hlygu 
y glîu, a phob tafod a gaiff g\ffesu iddo ef sydd yn eistedd ar yr 
orsedd yn oos oesoodd ; canvs liwy a feruir yn ol eu gweithred 
oedd, a phob dyn a dderbynia yn ol ei weitbredoedd ei hun, ei 
lywodraelli ei hunan vn y trigfunuu a barotowyd, a hwy a fydd- 
ant yn weision i'r Goruchaf, otid lle y tnue Duw a Christ yn 
preswylio nis gallant liwy ddyfod, trwy fydoedd diddiwedd. Hyn 
yw diwedd y weledigaeth a welsoot ni, yr liou y gorchymynwyd i 
ni ei hysgrifenu tra yr oeddyot etto yn yr Ysbryd. 

“8. Ond uiawr a ihyíeddol-yw gweilhredoedd yr Arglwydd, a 
dirgeledigaethau ei deyrnas y rliai a ddaugosodd efe i ni, y rhai 
ydynt yn rhagori ar bob dealltwriaeth tnewu gogoniant, uc mewu 
gallu, ac raewn llywodraeth, y rhai y gorcbymyoodd cf i u> 
beidio eu hysgrifenu tra yr oeddym etto yn yr Ysbryd, ac nid 
ydynt gyfreithlawn i ddyn eu uiyuegi; ac nid yw dyn yn alluog 
ycliwaith i’w gwnejJ yu hysbys, canys nid ydyut i’w caufod na’u 
deall ond trwy aíla yr Ysbryd Glân, yr hwu a rodda Duw i’r rhai 
liyny a’i carant ef, ac a buraut eu hunain ger ei /rou ; i’r rhai y 
mae ef yn rhoddi y rhagorfraint hon o weled a gwybod drostynt 
eu huttain, fel trwy allu ac eglurhad yr Ysbryd, tra yn y cnawd, 
y byddont yn alluog i odd^ef ei hresenuoldeb ef yu rnyd y gogon- 
iant. Ac i Dduw a'r Oen y byddo gogouiaut, ac aurhydedd, a 
llywodraoth yn oes oesoedd. Amen.” 

Dynia eiiiau y Weledigaeth a roddwyd i Joseph a Sidney„ 
Mae fy meddwl yn gorphwys ar y pwuc bwu, ar y rhan hon o- 
efengyl yr iachawdwriaelh ; ac V tnae wedi bod felly, fwy neu lai* 
am lawer iawn o ílyoyddau. Mae yr amgylchiadau a’m liam- 


tDOOHN *ZIOJ«. 


7 ? 


gTÌcbrnanl traiJd bob dydd — y pethau a wrinf ac a fclywuf.yn 
achoai i’ui iueddwl fyfyrio ar aefyllfa dyuulry w, ac yn creu ym»f 
anydd i gacl allan — i dilysgu paiiam y iuae pelliau nregya ag y 
niaenl , pahaui y gwnui yr Arglwydd (Turfio byd fel y brleu 
ddaearul bou, a’i oaod mewn ay iuudiad — y nu ei bohlogi â bodau 
deallgar, ac ar ol byuy dullu gorchudd droa y cyfan, a ibuddio ri 
bun oddiarlh ei greadigaeth— i uddio rhagddynl ddoelhiueb, go> 
goniant, ga irionedd, rhugoroldeb, gwir egayddoriau ei uodwedd 
iad, a’i fwriad yn Ûurfìo y ddaear. 

Palm m y lafiwyd yr orcbudd hon dro%lynl, a'u gadael mewn 
dygu dywyliwch— eu gadael i gael eu harwain yrnailh gan alh. 
ruwiaethau cyfeiliornus, y rbai a’u gwuelent hwy yn feiua gerbron 
yr Arglwydd, yr hwn a‘u gosododd or wyneb y ddaear hou ? Mao 
fy mlirofìad u’m aylw beunyddiol yn achosi i nii edrych i mcwn 
i’r pethau hyn. A allaf briodnli y cyfan i ddoetbiueb yr llwma 
gorflfoloJd y ddatur hon, ac a'i poblogodd A bodaii deallgar ; a 
gweled y bobl yu dymuno yn one&l i wneulhur yu iawn trwv 
ystod y dydd, ac na ddyrchafeut la» na »»awdl yn • rbfn yr IloiU 
alluog, eilhr y dewisenl yn hylruch gael eu penau w« di eu cyiu- 
meryd c.ddiar eu cyrff, nâ’i ddiaurhy deddu ef ? Ac rtto, yr ydyin 
yn clywed un yn gwaeddi ar y llaw ddehen, Dynia gy fraitb Duw, 
dyma’r ffordd iawn ; uu arall ar yr âawy, yn dweyd yr un pelb ; 
uu arall o’r tu blaen, ac un uiull o r tu o] ; ac o bob pwynl y 
cwinpawd, y mae cannoedd a miloedd o honyni, a'r oli yn gwa 
bauiaetbu oddiwrth eu gilydd. 

Y raaect hwy yu gwneyd y goreu a allaut. yr wyfyn addef. 
Gwelwch breswy lwyr y dduear, fel y gwahaniaetbant yn eu rhsp- 
farnau, ac yu eu crefydd. l’a leth yw cretydd yr uea ì Pa betb 
yw holl gy freitbiau gwladol a llywodraethau yr o*-a? Nid ydynl 
•ud traddodiudau yu uuig, lit-b uu riibriad. A yw y bobl rn 
gwybod liyn, raai gry ra eu dv>geidiaeih sy dd yn gwneyd riyht a 
irrony gyda bwynt ? Nid y lliuell ag y ma- yr Arglwydd wtdi 
ei thynu ullau; nid y gyfraitb ag a roddodd y r Aiglwydd iddjnt ; 
nid y cyfiawnder ag sydd yu ol cyraiueriad yr Hwn a greoJd bab 
peth, ac sydd trwy ei law ci hun yu liy wodi a thu a rheoli pob 
peth, sydd yu gwneyd liyuy, cithr rhagfurn dysgeidiaeth— y teim. 
lad rhag fcddianuedig ag a geoedlir y n nghalonau plant dynion, 
gau wrthddrychau amgylchyno] ; gan mui creaduriaid amgyleh- 
iadau y w y rliai byny a lywodraelhir ac a reolir ganddvut íwy 



7g 


l'PflíRS «EIOS 


nfu lai. — Pan arweinir hvry fel hyn i wáhaniaetliu ndiMwtthea 
giîy*M,y rnae yn tnngu ynddynt deimladàu gwahanol ; acbosa 
iddynt wahanitieihu menti ogwyddor, dyben, a gweithrediad ; yn 
«a 'harférlon, crefydd, cv freitliiau, »*u hachosion teuluaiild, trwy 
yr holl fywyd dynol ; ac etto y tnae poo un, o b*»b cenedl o dan 
y nefoedd, yn y6tyried mai hwy yw y bobl oreu — mai hwy yw y 
rawyaf cyfìawn, a’r rhai a íeddant y dynion goreu a mwyaf gwyh- 
odus yn oireiriaid a Uy wodraethwyr, a’r rhai agosaf yu gwneuthor 
▼ peth a geisia yr ArglwydJ ganddynt. Nid o*-s un genedl ar y 
ddaear hou ng nad yw yn ard<)el y barnau hyn. 

(I'w barfiáu.) 

Y GOLYGYDL) YN CHOESI EI SÜN. 

Nin peth anghyffredin iawn yw fod golygyddion yn croesi eu 
hunain ; mae hyny yn dygwydd yn ddigon mytiych, ac ýn rhy 
/ynycli o lawer. Eithr nid eea neb yi bertTaiih, i allu attal hyny 
pryd y mynont. Yr ydym uinnau wedi bod yn euog o groesi ein 
trunain hefyd, fel y canfyddir oddiwrth y Uythyr catilynol : — 

“ Mr. Gol., — Fel cysson ddarllenydJ eich Udgorn clodwiw, 
dymunaf yn ostyngedig gael eglurhad ar yr hyn a ymddangosodd 
yn yr Uugorn o’ch eiddo, tud. 85*2, atn y d. 1851, sef eich am- 
ddiffynind synwyrlawn yn wyneb y cyhutfdiad o aml- wrngiaeth 
yn mhlilh y Saint, a mawr barch i chwi am hyny; ond etto ym 
ddengys yn hynod i mi weled yr un golygydd purchus wedi 
newid cymmaint yn ei farn cyn pen dwy ílynedd; a thacw fe yn 
dnd allan gan chwythn yn gryf yn vr Üdgors cyntaf yn 1858, 
Cyhoeddtrch ryddid i bell ac agos o’r Saint i gyinmeryd a fynotit 

0 wragedd. Yn awr, Mr. Gol., y gofyniad ydyw, pa un o’ch 
Udgitrn sydd i gredu, fel y gallwyf losgi y celwyddwr yn Hdioed. 
Dymunaf arnoch i osod hwn yn yr Ui:gokn, yngbyd â’ch atebiad 
chwithau, fel y gallwyf fi ac ereill gael eich nieddwl ar y pwnc. 

Ydwyf, yr eiddoch yn ostyngedig, 

\iaestrq. Jobn Jeremíau.” 

fìoom yn dysgwyl aiu rywbeth o’r fath er pan gyhoeddasom j 
Dadguddiad ar Aml-wreigiaeth ; ac y rnae yn dda genym yn awr 

1 gael cydeusdrii i «Jdweyil gair drcsom ein hunaiu. 

Ni fuom erioed yn fcòni y gwyddein bob peth, a bod pob pelh a 
ddywedem yn gywir; canys gwyddem y gallasem lithro niewn 
oieddwl, gair, a gweilhrèd. Cyn dyfod i'r Eglwys hon gallasem 
üxd wedi ysgrifenu IJawer o bethau a fyddent yn groes i’r hyn a 


inGORM *EION. 


79 


)»i(iirona9orn wedi hyny; ac ar ol dyfol fr Hglwys, gallwn fml 
wedi dwpyd rhnl pethau ar droion, yn ein hauwybodarth, ag aydd 
yti grors i'r gwirioncdd. Feiiy y inao wcdi b<xl roewn cyasyllliad 
i r pwno o Aml- w nigiai th. l'.ttt ocdd y acclarinid yn curn ar y 
Saint oddeutu dwy llynedd yn nl, ynghylch hyny, irim)a«om 
ducdd i'tr hamddiffyn, a cIicìmo pn.fì i’r cyhoedd nnd oodd nml. 
wreigiaelh yn beth goidt*f<d yn eu piiih. Wel, nid «»edd yn 
oddeíadwy yn y wlnd bon, ac ni fydd chnaith; a chan nn wydd- 
em ni well y pryd hwnw, y<ndr#cha«om hrofi sllan o I . v fr Mor 
mon a'r Athrawinolh h Chyfammodao, uad oedd y Salnt yn 
canioiâu ntwy natr un «raig i bob gwr, tn agos tn yr un dull sç 
y mae parchcdigi.m Cymru yn Ttwdrtvhu profi bod eu hirnau 
cyfeiliornus hwy yn gv*Hon â*r Ih lbl. Ni a ymdrcchwn yn twy 
o hyn allan i fod yn ddy«>taw nrn yr hyo a ftddom yn nn ybolitt 
yn ei gylcb. Wedi i ui antl y íraint o glywed yr nlhmwiaelh o 
aml- wrcigiaeth yn cnrl ri hcgluro y gorfu i ni ei chretiu fel rhyw 
olhrawiaeth arall; ond ryu hyny, yr oeddem o'r un farn ag 
cnwadau crefyddol cin gwlad, ac yn anwybodu* fel hwylhau 
Y ydym yn credn poh gwir inncJd fcl ag y mae yn cael **i d lad 
guddio gan Dduw ; a meddyUwii fod Uawt*r o egwyddoHon i gn»*l 
eu dadguddiu « ll«*, ag na wyddmn ni yn nwr ddim yn eu cylch» 
canys nid yw pregelli fawr yr F.ít rigyl rllo wedi ei gorphrn. Yn 
awr oedd yr amser i*r Kglw\s hon gtfaddef yr egwydtlor ynia 
gorbron y byd : buasai ei chyfaddef \n gyni, fe ddichon, yn 
beryglus. 

Wedi derbyn golcuni iu*« yd 1 ar y pwuc, nia gallwn f*rnu yn 
awr fod yr hyn h ddy fvna»ctn o*r Ath. a Chyf. a l.lyfr Mormon, 
yn milwrio dim yn erhyn um).« reigiaeih yn mhiílh y Saint. 
Yr hyn a ddyfynaHoui o*r Ath. a C’tyf.. lud. 300, sydd fel hyn : — 

Yn gymmaint á b«»d oglwy» t'ri».t wedi ei gwHithruddo fel o f«»d 
yn euog o’r trosedd o udin«*h sc arn ->» reigiaei h, cy hoeddwn tin 
bod yn credu V dylai un dyn gael un wrètig, ac un fenyw ond un 
gwr, &c.’* Nid yw y g» iriati hyn vn g *sod allan na ddyìai dyn 
gael rhagor nng un wraig, eilhr y dylai g.i«*l un; ho o'r ochr 
arall, dywedir yn bendanl n»*l yw gwraig » gael mwy nag un gwr. 
Drachefn, ni a sylwn nr v g**ìriau h (livfvnasom o [<yfr Mi»rmon, 
tud. 101 a 102. Darllenir yno, •* Fel hyn y tlywed yr Arglwydd, 
Mae y bobl hyn yn tlechren myned i ddrygioni ; ni ddeulUnt vr 
ysgrythyrau ; canys y niaenl yn ceisio e*gusodi eti hunain i 



LUGORN SEION. 


*0 

Vtuteinio, o herwydd y pelhau a ysgriíenwyd tnewn perthyua» í 
Ddafydd, a Solomon ei fab. Wele, yr oedd rhu Udaíydd a Solo- 
m<»n yn ddiau lawer o wragedd a gordderch wragedd, vr byn beth 
oedd yn fhaidd ger fy ìnron i, medd yr Arglwydd.*’ Yn awr, ni 
aonir yuia oud am Üafydd a Solomon, tra yr oedd aml-wreigiaeth 
yn cael ei arferyd gan amryw ereill. Mae y Beibl yn dango» 
íod yroddygiad Dafydd a Solomon yn fhaidd yn ngolwg Duw, 
nid o herwydd fod Uawer o wragedd ganddynt, ond o herwydd na 
chaiwasant orchyraynion yr Arglwydd raewu cya^yllliad k 
hwynt ; ac felly yr oedd dilyn eu siampl hwy yn hyny yn beth 
fliaidd yn ngolwg yr Arglwydd. Dywedir yn 2 Sam. xii, 8— 1 1, 
mai yr Arglwydd a roddodd y gwragedd i Dafydd, ac mai efe 
wcdi h v n v u’u cymroerodd oddiwrtho o herwydd ei flieidd-dra yn 
ymwneyd á gwraig dyn arall, yr hou ni roddodd yr Arglwydd 
iddo. Ffleidd-dra Solomon, drachefn, a allai fod y n gynnwysedig 
mewn cymroeryd gwragedd dyeithr o blith y cenedloedd, yn groe» 
i ewyllya yr Arglwydd, y rhai a’i haraeiniasant ef i droi ei galon 
at dduwiau ei wrugedd (I Bren. xi): pe cymmeraaai efe lawer o 
wrugedd o bliili ei bobl ei hun, nid ymddeng>s i ui na fuasai yn 
boddlotti yr Arglwydd. Yr hyn u ddywud y Dadguddiad a rodd- 
wyd trwy Joseph Srailh yw, fod yr Arglwydd wedi cyfiawnhau ei 
weision gynl, ac yn eu raysg Dafydd a Solomon, i gymmeryd 
amryw wragedd, ac nid wedi ei cyfiawnhau am grocsi ci orcbym- 
ynion ef. Yn awr etto, cawn sylwi ar y geiriau a ganlynant y 
dyfyuiad biaenorol o Lyfr Mormon ; sef, “ Ni chaiff un dyn yn 
eicii piit i chwi (y Nephiaid) oad un uraig; a gordderch-wrag- 
edd, ni chewch un ; cauys yr wyf tì, yr Arglwydd, yn ymhyfrydu 
mewn diueirdeb benywoJ. A phuteindra 6ydd fliaidd ger fv 
mron i ; felly y dywed Arglwuld y lluoedd. Am hyny, y bobl 
hyu a gant gadw fy ngorchy mynion i, niedd Arglwydd y 
1 ) uocdd, neu ynle, melldigedig fydd eu tir er eu mwyn huynt. 
Canys os myfi, medd Argiwydd y lluoedd, a gyfodaf i mi hâd, mi 
a orchym^naf fv rohobl ; onide, hwy « gant urandaw ar y pethau 
hyn.” Ouelwn fod yma wuharddiud pendaul i'r Nepìiiaid : ond 
nid yw yn waharddiad i’r Saint yn yr oes hon ; canys y mae 
Duu yn aur am gyfodi had, ac y mae uedi dadguddio hyuy i’w 
bobl, fel yr awgryuiui wrth y Nephiaid y gwnelai. 

Gobeilhiwn bellach ein bod wedi llwyddoi gyssoni pethau â’u 
gilydd, er boddlonrwy dd ein daillenwyr. Nid gu aith hawdd iw 



L'DOORN «EION. 


81 

tjMoni llawer o jigrjtiijrau i’u giljd-1 ; roae dawinjJJion 
mwyaf ein gwlad yn mothu lawer pryd. Nid vm ni ond dechreu 
dt ago ; eithr y mae ffenym y»gol feistri da, «ef npo»toliun Duw, n 
djsgwyliwn wybod llawer o bethau jn well mar» o Inw. Ood 
gwjddom hyn cUnes nad ydym wadi 11 cwhneddi rhyddid i bell 
ac agoa o'r Saint i «ymmeryd à fynrnt o wragedd. ' Nld oe» 
hawl gan neb i gymmeryd mwy nag un wraig mewn nn wlad ar 
j dduearond yn Seion ; ac ni* gelllr cymmeryd mwy nag on jn 
Seion, heb ganiutAd prif-ljwydd yr Kglw>a; a’r wraig gyntaf 
•ydd i gydio yn ilaw yr ail, a'i rhoddi i'w gwr. Mae llnwer u 
•tfyd-loginn uchel yn Selon na frddant ond tin wraig, tra mao 
ereill yn meddu rhagor. Yttyrir y priodasan a weinyddlr jn j 
wlad hon a gwledjdd ereill yn rai cjfreithlawn hjd angeu, a 
Seion J w j lle i’w aicrhau am boh tragyn yddoldeh, ac nid i'w 
diddymu. Oir cyflrnsderau etto i eglun* Uawer yn ychwnnfg 
ynghylch yr egwyddor newydd hon, fel na fydd acliot i neb fod 
beb wybod jr oll yn ei chylch. 

Yr ydym hefyd wedi derbyn llythyr ar j pwnc hwn oddiwrth 
on WlHlam Thomas, yr hwn, o herwydd ei ddnll cecrn», a fedd- 
jliwn jw y Williarn Thomas hwnw, gjnt o AherJAr, ag ìydd jn 
anr wedi ei e«gymuno o*n hcglwja unwaith jn ihagor. Nid 
jdym ni yn meddwl treulio rhagor o amser i ymgomnio ag ef, ac 
ni chynghoretn neb a*a l i wneyd hyny ; eithr cyhoeddwn £10 o 
wobr iddo ef, a phawb ereill, a allo brofi ein bod ni (y Golygydd) 
wedi derbyn arian oddiwrth y Saint, neu oddiwrth rhyw ddyniou 
•reil), bob roddi cyfrif am danynt. 


YR EFENGYL. 

Eff.notl yr Iesu ey'n llawn o fendlthion 

I bawb o'r tfyddloniaid u eeisiant mewn tTydd ; 

Mao ganddi addewid o’r bywyd aj'r awrhon, 

Ac hefyd addewid o’r bywyd a fydd: 

II i ddwg i'r ufyddion dystiolaetb tra eglur, 

Eu bod hwy yn feibion a merched i Dduw ; 

Cant ddnninu yr Yspryd i'w tywys yn gywir 
1 wlad a ordeiriodd ein Tad i ni fyw. 

JOerarwrtop. Jonis Llbwbltn. 



UDGOBN 8EION. 


8* 


MYNEGÎ AI> CYFUIEI ADOL 

O EOLWYS IESU GUIST O SAINT Y 1'YDniAU DIWEDDAF YN YR 
YNYSOEÜD PRYDEIMG, 


Am yr Iìanncr bìwyddyn yn lerfynu Il/tay. 31, 1852 


('i/mnitllcildaa. ('ane,- 

n 

. A. 

lìen. 

()fl\ Ath, IJi.Tor 

1 lar. Ymf.IJetl.OII. 

1 Muucl>e»tt*r ...... 

35 

i 

0 

170 

196 

1 17 

55 

136 

28 

5 

384 

328 l 

2 Lluiidam 

40 

i 

0 

17 1 

124 

104 

58 

153 

20 

13 

394 

2164 

3 ItiiiiiiligOum .... 

20 

i 

0 

1U9 

129 

74 

47 

124 

15 

0 

172 

1983 

4 S'Milli 

29 

i 

0 

56 

79 

49 

44 

110 

15 

0 

130 

1218 

5 Noiwicli 

20 

2 

ü 

63 

67 

34 

25 

81 

8 

4 

203 

1061 

ti Livcipi>ol 

12 

1 

0 

48 

62 

40 

28 

46 

7 

9 

77 

1041 

7 Shrflìeld 

21 

1 

0 

40 

71 

41 

17 

78 

6 

7 

85 

951 

8 Noiiiiijíliaiuebire.. 

16 

0 

Ü 

59 

57 

49 

27 

46 

5 

0 

100 

948 

9 Itnidfoid 

1 > 

1 

0 

60 

66 

46 

M 

57 

1 

0 

G3 

854 

»ii Clu'lienliatu 

22 

0 

0 

68 

48 

38 

26 

97 

G 

0 

72 

842 

11 llclefordalliie.... 

28 

0 

1 

74 

47 

39 

24 

14 

4 

1 

49 

790 

12 Wai « icksbire.... 

28 

0 

0 

7 0 

45 

3o 

18 

23 

5 

0 

44 

710 

13 Preslon 

15 

1 

0 

65 

48 

36 

13 

18 

1 

0 

17 

687 

14 Bedfoidshire .... 

19 

2 

0 

49 

41 

22 

21 

51 

G 

0 

113 

GG8 

15 Worcesl'isliue .. 

16 

0 

0 

40 

30 

19 

11 

CS 

6 

0 

72 

G32 

I(î Newcasile-oii Tyue 16 

1 

0 

69 

44 

24» 

14 

29 

6 

0 

33 

G23 

17 Kent 

22 

0 

1) 

45 

41 

29 

18 

35 

2 

3 

138 

613 

18 Soiillianiptoi) .... 

16 

0 

0 

26 

38 

27 

14 

41 

3 

u 

79 

605 

19 Readiiis 

17 

0 

0 

52 

30 

26 

17 

39 

9 

1 

C1 

557 

20 Siafloidsliire .... 

14 

I 

2 

58 

40 

25 

16 

76 

8 

0 

55 

529 

21 Liucoliisliire .... 

20 

0 

2 

36 

33 

27 

8 

17 

3 

4 

24 

4G7 

22 Drrüysliire 

14 

1 

0 

39 

32 

22 

II 

18 

1 

0 

33 

438 

23 Leieestersbire. . . . 

1 1 

1 

0 

28 

20 

16 

13 

31 

2 

0 

49 

437 

24 Essex 

14 

0 

ü 

33 

16 

16 

II 

33 

1 

0 

76 

320 

25 Cambridgeshire .. 

10 

0 

0 

22 

25 

14 

8 

21 

0 

2 

42 

3IG 

26 lliill 

7 

u 

0 

24 

I 1 

19 

6 

13 

4 

0 

25 

294 

27 Dorsetshire 

7 

0 

0 

14 

10 

12 

12 

18 

1 

0 

24 

261 

28 Shropsliire 

9 

0 

0 

20 

I 7 

10 

5 

19 

4 

0 

8 

231 

23 Land's ciid 

6 

0 

0 

14 

14 

10 

5 

14 

4 

0 

50 

229 

30 Carlisle 

4 

0 

0 

15 

5 

7 

3 

5 

0 

0 

29 

157 

31 Moiaauwç Ddwyr. 

32 

0 

5 

21*0 

126 

127 

104 

160 

18 

3 

1G5 2258 

32 Sir Fynwy 

19 

0 

0 

91 

25 

31 

28 

107 

G 

0 

G0 

G17 

33 Morganug Oillew. 

18 

0 

0 

71 

37 

27 

20 

25 

3 

u 

36 

477 

34 Llanelli 

12 

n 

0 

58 

13 

19 

12 

31 

3 

0 

43 

395 

35 Deau Penfro .... 

12 

0 

0 

34 

6 

5 

5 

4 

1 

0 

20 

18) 

36 Sir Fryolieiiiiog.. 

11 

0 

0 

35 

10 

9 

7 

7 

1 

1 

21 

169 

37 

7 

0 

0 

24 

7 

5 

7 

6 

o 

o 

10 

163 

3S Sir Ddiiibycli . ... 

3 

0 

0 

16 

6 

5 

4 

8 

1 

0 

9 

135 

39 Sir Abeiteili .... 

6 

(I 

0 

23 

9 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

133 

40 Sir Fíìint 

4 

'0 

o 

18 

10 

4 

2 

4 

0 

0 

13 

1 1 G 

41 Sir Feiriouydd .. 

6 

0 

0 

18 

2 

1 

1 

4 

0 

0 

2 

G6 

42 Su Fôii 

6 

0 

0 

9 

5 

3 

1 

27 

0 

o 

8 

54 

44 Goaledd Penfro.. 

5 

0 

0 

13 

1 

4 

2 

9 

0 

0 

8 

54 

44 DyrTryn Coiiwy .. 

3 

0 

0 

11 

4 

3 

2 

2 

0 

0 

5 

52 

45 Glasgow 

29 

1 

0 

127 

99 

110 

37 

132 

14 

9 

106 2030 

46 Edinluirgh 

19 

0 

0 

53 

45 

39 

16 

63 

3 

12 

65 

745 

47 Diindee 

7 

0 

o 

14 

17 

15 

S 

45 

2 

o 

28 

330 

48 lîelfast 

5 

o 

o» 

10 

5 

4 

2 

16 

o 

4 

10 

86 

49 Dublln (Cangeii) 

1 

o 

o 

4 

1 

1 

1 

2 

o 

O 

9 

33 

Si) Loiulonderry etlo 

1 

o 

o 

2 

3 

1 

o 

3 

o 

o 

o 

21 

51 Isle of Man 

3 

o 

o 

13 

G 

4 

2 

1 

1 

7 

4 

105 


C)faus*m....74? 17 10 2572 1913 1416 SûG 2164 234 85 3400 32339 



UHGORN «EiON. 


n 


Y LI.YWy DDIAKTHAU. 


HTWrDDMtrH Y K ECLUYS YN Yli YNYSOEÜI) HRYOLINIC 

UYWY»». 

Sainuel U . Kicbard». 

Cf^UHIllWB. 

Le*i Ricliaiil*. 

Ì.LTWTDDIAETH YU EfíLWYS T N N*GHYMI(V. 

I.LTW V I) D. 


Jobn íia*iî. 


wllllam !*. |>iiil|i|i». 
c r N c n o n w y r . 


Tbomt* Pujb. 


LLTW » DD. 

C. II W br«iock . 
JacoO GmIcb. 
leaac C. Haiübl, 

». H. Ilarmon, 

Hoäc* CI.iw»uii, 
Robert Caiii|ibel(, 


LLYWYDOION ADR4NAU. 

AMA*. 

C* iitiarilcddau M iuclir»ler |.i*rrpm.|. a l*rrMow. 
CyMiuiitlrddau Llundain, Rradm*, Reul. ac fcstei. 
Cyiinadleddaii HmuiuebaMi. Cbcltenbam, Souib, W«,r 
crsleisbire, .» Bedfurdsbire. 

CYiinadlrddaii Newcaitte nn Tyne, Hull. a Carllile. 
Cynoadlcddau LiiicoWisinre, Bradford, Deibv»biie, » 
War» ick»bire. 

Cynuadleddaii Olasgow. Edlnburgb, a Duudee. 


LLYWYDDION' AC YSORIFRNWYU CYNNADLEDDAU . 


ULT W í U I). ÍM.Illl VII) 


LI.TWYDÜ. UCIirinTlll. 


1 J.iiaitian Miii»lty. Jas. Jnbnsl.iin- 27 Eilnaid Riost. J. »v. Haina. 

t jalli.9 Martdcli, T. C. Aiuistiniii: 28 riiatlr. Iirrry, Tbnr. Williama 

3 A. M .rclmii, chailr- jmira, 2!MV. i;. Mills, Sannitl Francia 

* CtNirse ILilliday, llnn> Fulslnnr. 3« A M. Ilarmo» Jnbn |rvni( 

4 C. V. Sficucci . 31 li» II Jmirs, W. O. Jnnca. 

C A. F. Mrhnnald, Jobll R Wintcij 32 Tl. . »s Cilra C. W. Da«lra 

7 Jnhn Ahiibtnn, 33 |{„hril Ltans, Ceor*r hyuatrr, 

5 llrnn s.tasr, Jobn piniin. 3l ahr,inr e „ jonca, liatid Wiliiaina 

» K. O. Mroíira, 3S J bo D.icr, Dall. WlllilUia. 

'OJnbo Hydr, arn.. William cbrk 38 John n. RohriU, Wm. Wilhauia. 

11 Yíncrnl ShuillrfT, Thoa. Willianis 37 Tbui. C. Marlill, Isaac Joura. 

12 IV in. Sjieahiuan, Hicbard Tilr 38 John l’arry, iru., II C. Morria. 

13 J. W. Youug, John Folry. ' .19 Jolin Etans, Davld Jobn. 

14 Job Siniih, Joa. Cbapuian 4« William Pairy. Lrwia Darira 

Jí Mailbrw llowan , Jobn Hrlly. 41" W Ricbaida, Jobu Joora, 
lo Williain Mçcllie, Roberl llaann, 42 Willlaili Siiiiins, Jobn Daviea. 

17 Jolm W. lewis. Heury Maibin, 43 DbiltpS>kes, Thoinaa Eiao*. 

18 Hicliard Rosirnn. Chas Eeiiiuinli 44 llichard Hoberla, W . I)avirs. iru, 

1» Tliouiaa Squirrs, Hrnry Rrudall. 45 Jolm Lyon |>atrick Lyncb. 

20 Jos. Westuood, Wílliam Wriçbl 4d T. W. Úrewrrtnn, F. C. Roliiniou. 

21 J. Carnnchael. Eduard Wraier. 47 Jas. McNaughtau, James Man 

'22 George Heudall, Joliu Busb. 44 Gilbeii Cleineiils, Samuel Frrria. 

23 Jolin O. Atigns, Tlms. Ilarrald. 49 Edw. Suthnland, T Siulieiland. 

24 Maillll Slack, E L.T Harrison 50 It. C Frazer, HuglFSbrpiiird. 
•24 J. V. l.ous, Jobu Rrowii. 51 Jubu Kelly, T. U. Unuriie. 
•gÇJ.T. Haidy, A. S. Green 



84 


CDGORM SETON. 


AMRYWI AETHAU, Ac. 

Hwell i dJyn fod ei weithr«»dnedd ei hun vn ei glndfori, n» 
hod çeiriau un arall. “ Adnebydd dy hun,'* ebe Bias; “ felly ni 
chaiíT un gwenieithwr dy dwyllo.” 

Cadw dy dafod, a chadw dy crvfnill ; rchydig n eiriau a orch- 
liddinnt lawer o ddnethineh, a'r ffol a gyfrifir yn ddoeth tra y tawo 

Na ddysgwyliwch fyth gynnotthwy na cbysur yn eiclt angheu- 
ion,oddiwrth gyuideithion meddw. 

Dylf.m fod yn ofalus i deilyngn cyrameria«l da, trwy '•raddwyn 
yn rhinweddol; ac ond cymraeryd y gnfal dyledus ni l ne$ acho<r 
bod yn rhy awyddus ara y llwyddiaut. 

TIwYf.lonn J32 o Saint n Liverponl, ar y I7eg o’r mis hwn, nr 
fwrdd yr “ Ellen IMnria,” dnn lywyddiaeth yr llt*nuriad Clawson. 
Yn mhlith y nifer \r ncdi vr H* nuiÌB*J Thomas I’ugh.o’r Lyw- 
yddiarth Gynnreig, a’r Ilenurind t»e«>rge Kendal, diwed<lar lywydd 
Cynnadledd Dethyshire. — Hefyd, ar y dydd blaen«»rol, hwyliodd 
y “ Forest Monarch" gyda 227 o’r Saint Danuidd «r ei bwrdd,dau 
lywyddiaeth yr Henuriad John Forssgren. 

Y Planeda u Nf.wyddion. — Mae ein gwybodaeth o’r gyfun- 
draeth heuliog wedi e» chynnyddu yn ystod y dwyddyn IR52, 
trwy ddarganfyddiad dim llai ná saith o hlauodau newyddion, i 
gyd hyd yn hyn yn anadnabyddus, v rhai a gylrh «Irnant yn r 
tẁr rhwng Mawrth a Jupiter. Mne y tẁr hwn yn awr yn rhifo 
22 o blnnedau rhwng y cwbl. Y saith a ddarganfyddwyd yn 
ystod y flwyddyn ddiweddaf ydynt fel y canlyn: — Psyche, a 
ddarginfyddwyd gan De Gasparis yn Naples; 'l'hetis, a ddargan- 
fyddwyd gan Luther, yn Bilk, ger Dusseldorf ; Fortuna, a ddar- 
ganfyddwyd gan Hinil, yn Llundain; Melpomene, a ddargan- 
fvddwvd gan ílind, yn (Jundain ; Massilia, a ddarganíywdwyd 
gan Do Gasparis, yn Naples; Calliope, a ddnrganfyddwyd gan 
Hind, yn Llundain; a Lutetia, a ddarganfyddwyd gan Golds- 
«hraidst, yn Paris . — Liverpool Albion. 


Taliadau o Ion. 21 hyd Ion. 27 — Aberamman, Is 2c; 
Ŵeorgetown, 7s fi^c ; Penydarren, 3s ; Troedyrhiw, Is 6« ; Cap 
Coch, 5s. — Cyfanswm, £\ ls 2^c. 

Ymfudiaeth. — Ni ddanfonir yrafndwyr allan y tyromor hwn 
ar ol y cyntaf o Fawrtli. 

Cyfeiriwn ein darllenwvr i’r “ Star,’’ No. 5, am sylwadau 
raewn cyssylltiad á’r Mynegiad Cyfrifìadol yn y rhifyu hwn. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dai'iSy Printer t John's Street , Georyetowny Mcrlhyr. 


J. U«flS, ARO RAFFYDD, MERTHYR TYOFIL, 



UDGORN SEION, 

ŵn rit \) &amt. 


Hiiip. 6 ] CHWEFHOR 6, I&33 [Crr. V. 


PRE G E T H, 

A (IrnddfHÌwijd ynn i/ Llyirydd II, Yountj, yn y Tabrmacl , Dinat 
y Lìyn Ilalm Fan-r t Au st 8, 1862. 

(I'arbad o dud. 78.) 

Triiiwcii fod goíyniad yn cyfodi yn rneddylisu gwnhanol 
soctnu y tenìu dynol — A vw Snint y Dyddiau Diweddaf yn 
nieddwl mai hwy yw y buhl oreu dan yr boll nefoedd, fel ein 
hunain ? Ydynt, yn ddiau ; yr wyf yrt cymmeryd hyn» ataf fy 
hun. Mne Snint y Dyddiau Diweddaf yn meddu yr un teim- 
ladau &*r llelll o*r bobloedd ; meddyliant hefyd fod ganddynt fwy 
o ddoethineh, a gwybodaeth, a*u bod y rhni agosaf o fod yn iawn 
o hob pobl ar wyneb y ddaear. 

Tybiwch ped ymwelech â China, ac ympymmysgu á’r bodau 
4 * nefolnidd" yno ; chwi a gaech bobl ag aydd yn dirmygu ac yn 
gwawdio pob pobl arull, nc yn neilldnol y rhai bynya gyfanaodd- 
ant y hyd Cristionogol. Ystyriant eu hunain yn fwy »antaidd v 
yn fwv cyfiawn, yn fwy union, ac yn fwy onest, ac wedi eu Uenwi 
â mwy o ddpalltwriaeth ; ystyriant en hunain yn fwy dysgedig, 
ac. yn well yn mhob ystyr, yn eu holl ddefodau gwladol a chref- 
yddol, nag unrhyw genedl nrall dan y nef. 

Tybiwch yn nesaf eicb bod yn ymweled â’r Yspaen; yno y 
cewch afael ar fam, a mamgo, a hen farocu yr holl enwadau 
Cristionogol ar wvneb v ddaear — er nad vw v ihai hvn ond 
ü 



36 * 


UDûORN 8EIOM. 


cyfran fechan o ddynolryw, mcwn cyferbyniad i’r holl drigolion 
ar hyd wyneb y byd. Meddyliwyf uad oes un rhan o ddeuddeg r 
neu un rhan o un-ar-by mtheg, o drigolion y ddaear, yn credu yn 
Iesu Grist — a tlira thebygol nad oes un o bob deg ar hugain n 
honynt hwythau ychwaith. 

Ewcli at fam Cristionogaeth ddiweddar; ewch i'r Eidal — i 
Ilhufain,i eisteddle ei llywodraetb, ac ui a gawn eu bod hwythau 
hefyd yn ystyried eu hunain y bobl ereu yn y byd— yr agosaf at 
yr Arglwydd, ac at lwybr uniondeb — yn fwy felly nag uorhyw 
bobl urall ar wyueb y ddaear. 

Yna yrnweìwch à’r eglwys Bn:testauaidd gyutaf a gorffolwyd, 
ac ystyriaut hwythau eu huuain yn agosach i íod yo iawn uá’u 
mam, ac ua neb o’u chwiorydd. Gellwch eu holrhHÌi/ yn y modd 
hyn i waered hyd at y diwygiwr olaf ar y ddaear ; ac yoa iroi 
yu ol at y rhaî a ulwn yn buganiaid — at bawberioed a fu byw f 
o’r Ile y tiriodd Noah ei arch, hyd adeiladiad tŵr Bahel ; ac yn 
eu gwasgariad, olrhain eu traed i'r yuysoedd a’r cyfandiroedd dan 
yr holl nefoedd, ac ni chewch bobl nad ydynt yn credu nad' 
hwynt-hwy yw y mwyaf iawn yu eu crefydd — yn fwy feily nâ’u 
cymmydogion— ac sydd yu meddu y ffurf oreu o lywodraelh 
wladol. 

Moddyliwch pe galwech gvd& cbyo frodorion eiu gwlad ni 
yma — yr Indiaid gwylltion; yr ydym ui yn eu gulw yu anwat- 
iaid, ac yu baganiaid. Rhyddhaer chwi eich huuain o ragfarn ; 
gadawer i hyny i gael ei lwyr anghofio a’i adael allan o’r cwest- 
iwn, yughyd â’ch holl ddysgeidiaeth, a’ch cyn-feddyîiau am 
bethau, eich barnau crefyddol, &.C., a hydded eich meddylian 
mewn gweledigaeth agored gerbron yr Hollalluog, gau weled 
pethuu fel ag y maent, — a chwi a gewch allun íod y hobl yua 
yn gwybod braidd gymmaiut am yr Arglwydd á rhywrai ereill t 
fel y lleill o ddynolryw, y maent yn troedio ar res o dybiau ac 
orJiuhadau, peribynol i ragfarn eu haddysgiaeth. 

Hyn oll yr wyf fi yn ei adtlef ; ac yr wyf yu ei addef ar gyfrif 
fy ngwybodaeth fy hun, yr hon sydd genyf o barthed i drigolion 
v ddaear: hyn, hefyd, a \Vyr pob dyn ag sydd yu hysbys o 
irahanol ddefodau a chrefyddau gwabanol wledydd. 

Bydded i mi fyned drosodd i Lloegr, a dwyn gényf fy nrych- 
feddyliau a’tn harferion Atut'ricanaidd, ac mi a Jyd lwn vn wat- 
war ganddyut. Eled Saisdrosodd i Ücotiand, a Ueiaru a gweilh- 



U DGOR N Stt tOM» 


•ì 

fedü vu ol Uull y Saeson, ac efe a wahaniaetliai ffymmaint oddi 
wrlhyot hwy yno, fel y chwarddeulam ei brn. KSed Yagot ddyn 
neu Saia i’r Iwerddon, ac ymddygid tuag ato yn gyíTelyb. Mae 
y gwahaniaeth byn mewn teimlad, barn, ac arferiad, yn bodoli yn 
y gwledydd hyny ag ydynt roor agoa i'w gilydd. Ped elech i 
Ffraiuc, cawaech eu bod vn aiarad am ddefodau ac arferion 
Lloegr, fel yu annbeilwng o’u aylw. Ped elecli fel hyu, oddiwrth 
un bobl at y llall, trwy bob cenedl, chwi a gaech allan en bod yn 
gwahaniaethu yn eu defodau crefyddol u chenedUethol, yn 
gyferbyniol i addyag y fain u'r oâfciriad. Yn y modd hyn y mae 
cydu’ybodaa dynolryw yu cael eu ffurfio*-fncy y ddyujcidiaeth a 
ddcrbymant. Gwyddoch fod hyn yn mir, trwy eich profíad eich 
hunain. 

Yr hyn a tatyrfech unwaith, efallai, yn ddianghenrhaid mewn 
crefydd, a yttyriwoli yn awr yn dra anghenrheidiol. Mae yr hyn 
a gyfrifech unwaith yn auweddus mewn cymdeithas, wedi cael ei 
gydwau gymmaint â’ch teimladau, trwy gynnefìno ag ef, fel yn y 
diwedd yr ymddaugosa i chwi yn ddigon rhesyrool. 

Pun y sylwoch ar drigolion y hyd, chwi a gewcli allan fod 
barn&u crcfyddol pob ccnedl wedi deillio oddiarth eu baddysg* 
iad : o ganlyniad, pe gwysiem yr laoll ddaear ger ein bron, a'u 
harholi yn fuuir], ni a gaern fod cenedloedd y ddaear, cyn belled 
ag y mnent yn gwybod ac yn deall, yn gwncyd ynghylcb eu goreu, 
yn ol fel y guyddant y (Jordd ; y maent oddeutu cyn agosed i fod 
yu iawu ag y gwyddant y flnrdd i fod. 

Mae y llwythau hyn o Indiaid yn gwahaniuethu oddiwrth eu 
gilydd yn ou barcau a’u teiinSaduu; hwy a ryfelant a’u gilydd, 
uc u geibiant ddyfetha cu gilydd ; a phaham y gwnant felly ? 
Wel, “ nid ydych chwi mor gyfiawn ä mi, ac yr wyf um eicb cael 
» fod o’r un flfydd santaidd ;i minnau. 1 ' Yr ydych yu gweled y 
llwy thau hyn o Indiaid yn gwneyd y pethaa hyn, ac yr ydych yn 
diystyru y drychfeddwl. Tybiwch eich bod yn belaetbu yr 
egwyddor, a’i dwyu i blith cenedloedd mwyaf y ddaear; a chwi 
a welech y Freniues Victoria, uu o’r penaduriaid mwyaf galluog, 
yn eistedd wrth ben un o*r cenedloedd mwyaf galluog ar y 
ddaear, yn danfou ei Uuoedd i blilh y rhai *• nefolaidd,” gan 
ddryllio caerau China, tauio at eu dinasoedd, creu annhrefn yn 
cu Taleithiau, a dinystrio eu pobl — gan estyn eu îlwwodraeth 
dros India. A phahaiu y inae hyn oll ? “ I’ch darostwng chwi 



UUUOUN SKIOri. 


88 

baganiaid, a’oh dwyn drosodd ul ein liaríerion a'n crefydd rhap- 
orach 04 .’* 

A oea un penedl yn cyfodi i ry íol yn erbyn un arail, heb fod 
ganddi ddybenion, a’r riiai hy nv yn cael eu cadarnhau gauddyni 
fel rbai da a digonol? A gyfyd un pobl i fyny i ryfel yn erbyn 
pohl arall, oddieithr fod y dyben a’u cymhella o’r fath natur ug 
aydd yn eu cyfiawuhau yn eo roeddwl a’u harn eu htinain acn 
wneuthur felly ? Na wna. Nid oea un pobl ar wyneb y duaear 
hon ag a wnaent felly; ìuaenl oll yn amcanu gwneuthur yr hyn 
a yroddengya yn oreu iddynt. 

Dyua’r luddewon — «a choíiwch eu bod hwy yn bobl tra chref- 
yddol hyd y dydd hwn ; ac ni fu byw erioed bobl mwy crefyddol 
nâ hwy, byny yw, llwyth Judab, a hanner llwyth Benjamin, y 
rhai a adawyd yn Jerusalem ; y maeut hwy mor ufuclgur ag y 
glU unrbyw bobl fod, hyd y dydd bwn, am grefydd cu tadau ; a 
pha le y gallwch eu gweled yn mhlith ccnedloedd y ddaear, heb 
weled pobl ag sydd wedi eu hela, eu gyru, a’u herlid ? Mae cyf- 
reithiau y cenedloedd wedi eu fTuríio i'r unig ddyben o’u Hadd a’u 
dyfelha oddiar y ddaear. Iij, yu nghanol cenedloedd a broflesant 
lynu wrth athrawiaetii Criationogaelh — ag sydd yu gwneuthur cyí 
reitbiau, ac yn eu gosod mewu gryin, — y mae cyfreithiau wedi eu 
gwneyd er eu dyfeiha; yna gwaeddi yn eu herbyn, a ciiodi 
terfvsgwyr i’w herlid a’u dyfetha, a cblirio y ddaear o’r Iuddew- 
on. Yn ngwyneb byn oll, a adaweut hwy eu crefydd r Na 
wnaent. — Y maent wedi goddef i’w hunaiu gael eu llabyddio yn 
ystrydoedd y dinasoedd, a’u tai i gael eu llosgi uwch eu penau ; 
eitbr a adawant hwy eu crefydd ? Na wuant ! Hwy a drengant 
yn hytrach. 

Dywed y Cristionogion eu bod yn gyfeiliornus ; a buasai yr 
« Eglwys ltufeiuig Gatholig a Santaidd” wedi lladd pob nn o 
honynt, gannoedd o tìynyddoedd yn ol, oni bai fod Duw wedi 
addaw trwy ei brophwydi santaidd, y caent hwy aroa a lliosogi ; 
maent wedi cael eu rhanu,eu chwalu, a’u gwasgaru yn rohiith 
cenedloedd y ddaeur, er cyflawni hyny, a llawer yn ychwaneg o 
ddywediadau eu propbwydi ; ac y maent mor afaeigar y dydd 
heddyw, o bartbed i’w crefydd, ag oeddyut yn nydddiau Moses, 
ac yr un mor bryderus yn dysgwyl ac yn edrych am y Messiah. 

Nid yw cydwybod yu ddim arall nâ’r caniyniad o addysgiad a 
thraddodiadau trigolion yddaear; mae y rbai hyn yn cael eu 



CDüORN fttlON. 


cyd-wnu >Vu leitulndaii, nc y mnent fel clojrn yn eu lliryr or. 

chuddiOi dan y cymmerind o gymdeithnnau, cymmrdog&uthnu, 
pobl, nou I>ertonnu ; maont yit (furfto y fath hnuo o ly wodrneth a 
chroffdd, nc yu dilyn y íTordd houo yu gyiudcilhaeol nou bereou- 
o), ai; n «roUut yo .iddtu eu buuuiu. 

1*hu odrychntn ur yr holl groudig.u>th, a hyoy, hefyd, rr dydd. 
iau Addn, i waercd hyd yr nui*er hwu, pn betb ydetn yn wolod ? 
Yu ol dnrlleuind y Ileibl, ytnndroddiou lesti Orio, i'r holl bon 
brophwydi u'r nprialolinn, — bydd i bob nnuhl, puh mab a mcrch 
i Addn ac Kfa v ttg a fu by*r er dvdd y tr<H«*ddiud hyd y pryd 
Iiurn.dc a fydd byw o' i pr » d bwu allan , cyhyd ag y parhao un- 
rhyw rai o hiliogaelh Adda ae í.f.i »r y d-l.n*.ir,— os iiaU adwarn. 
unl Ieau Cirist, a'i l>ad, u dorhyu yr Yftbryd GIin,f bod yn barod 
i drigo gyda'r TaJ a'r Mub, dyfod yn «dnnbyddua o bonyot, ac 
ymddyddaa à iiwynt—íe, meJdaf, bv«ld iddyut gael eu dumnio; 
pob onaid o honyul u anfouir i utlern. 

A phn beth ydyrn yn weled ar gufn hvn, u«»fvnitf ? Yr ydyni 
yn uwelod f* d yr holl fvd rrmti«uioguI yn barod i iioidio ar y 
rhai a greduiit yu Icmi Círist, ac sydd yn ymgeiaio oyrhaedd y 
wyhodaeth Uou, u'u mulu i lanr, a’n gvru i ln»r .1 pliarhau i 
bwygo aruynt, a chrugio ttmyut i lawr— i lawr i waelod y a pwll 
fUiraelod,'’ n thntìu arnynt haiaru u phlwm, er eu cadw i lawr. 
Dyma yw yr hyn a wolwn ; a gali yr holl greudigaeth ei weled 
hefyd, oa hydd iddynt agor «*u )lvgai«l 

Ni ohymiueraf Hrnaf i br«<ft o’r B«»ibl bob poth a ddyweJaf, 
eithr y inae'r cyfau yno. 

üyda g««Iwg ar (Tuitìadau ueillduol ac auirywiol crefyddau yr 
oea, lui a ddynednf, y gallwn welud yoddynt y lliuellau cryftoa 
cyulnf o efengyl C ri»t wedl t*u tynu itllan, y ihai n fodolasant 
vn eu rayag ««ddittr ddyddiau y gwrlhgìliad oddiwrüi y wir ffurf, 
hyd y dydd hwu. 

IV guHech ond yuiostwng cioh hunain, Jjyd nea y guleuid eiclt . 
llygaid gan Yabryd Dun, irwy yabryd de«I.twriat*ili, cbwi a 
ddeailech belhau uaa gull y byd eu gweled; <1 chwi u «ideallech 
inai braint p««b dyn yw gnrybod aeÇyJUftt gywir hoìl drigolion y 
«ldaear droalyul eu huuuiu. Yr apostoliou cvutetìg a welent 
hyn ; fe uyddai leau Grist bob peth yn ej gylch ; a’r prophwydi 
o’i lìueu a brophwydeut, ac a ys^rifenent, ac a bregoihent yn 



90 


•:dgorn 8EION. 


nghylch yr hyn ag oedd ar y ddaear y pryd hvny, yr hyn a fu, a’r 
hyn a fyddai. 

Gallai y gofyniad gael ei ofyn, A all rhywrai yn y hyd bro- 
phwydo, heb feddu yr ysbryd at hyny ? Na allant. Hwy a 
allant brophwy<lo celwydd, trwy yshrydoliad yshryd celwyddog; 
eithr a allant l»wy weled a deall pethau i ddyfod, fel og i brn- 
phwydo yn wirioneddol ana bethau i ddyfod, oddieithr eu bod 
wedi eu cynnysgaethu ng ysbryd y brophwydoliaeth ? Na nllant ! 
Ai hyn yw braint pob person ? Ië. Gadewch i mi sylwi yn y 
fan yraa — fod yn rhaid i'r bobl hyn n elwir Saint y Dyddiau 
Diweddaf gael eu dwyn i'r lle y mae iddynt gael eu byflorddi (os 
na fuont yno yn barod), II e yr ymostyngant eu hunain, y gweith- 
redant gyfiawnder, y gogoneddant Dduw, ac y cadwant ei or- 
chymynion. Os na feddant deimladau anwahanedig, hwy a 
geryddir hyd nes y cant hwynt ; nid yn unig fe gaiff pob un o 
honynt weled drostynt eu hunain, a pbrophwydo drestynt eu 
hunain, cael gweledigaethau iddynt eu hunain, — eithr hwy n 
wneir yn adnabyddus o’r holl egwyddorion a'r cyfreithiau ag 
■ydd yn angbenrhaid iddynt eu gwybod, fel na fyddo anghen- 
rheidrwydd i neb eu dysgu. 

Ai nid yw yr amser i dJyfoil, pan ua ddywedaf fi wrth fy 
nghymmydog, Adnehydd yr Arglwydd, canys ele a'i hadnebydd 
cystal â minnau ? Dyma y bobl sydd i ddyf-»d o hyd i hyny, 
rywbryd neu gilydd. A allwn ddyfod o hyd i hyny ? Gallwn. 
Os ydych chwi vn ysgollieigion diwyd a ííyddlawn, yn yr ysgol 
ag ydych wedi myned iddi, chwi a gewch wersi y naill ar ol y 
llall, a pharhau yn mlaen, hyd nes y gellwch weled a deall 
ysbryd y brophwydoliaeth a dadguddiad ; y rhai a ellir eu deall 
yn unol ag egwyddor gy fundraethol, mor gelfydd ag y gall y 
Proffeswr Pratt, yr hwn a eistedda yn union y tu cefn i mi,ddeall 
problem astronomyddol. 

Nid wyf yn hwriadu sylwi ar hyna, na dweyd dim wrtb y 
brodyr, nen wrtb y bobl hyn, o barthed i’w rhodiad a’u gweithre»!- 
oedd beunyddiol. Yr oeddwn wedi addaw sylwi ar drigolion y 
ddaear, a’u sefyllfa, fel y gallech chwi a mînnau ddeall fod liaw 
gan yr Arglwydd Hollalluog yn yr holl faterion hyn ; fod yr Ar- 
glwydd ar y ddaear, ac yn Uanw y gwagle; y mae efe yti mhob 
man ; y mae yn cyfarwyddo lly wodraethwyr a breninoedd, ac yn 
rheoli holl achosion cenedloedd y ddacar, ac y mae wedi gwneyd 



mcORN ftftlON. 


m 

tfejDj er dyddiau Adda, ac ef« a wna hyny hyd yr am»pr diwedd- 
af, ac y gorphanir y gwaith. 

Nid oe* ond un prcgeth vr efengyl, cofiwch, frodyr a chwior- 
ydd ; a'r anifter ag nydd ofynol i'w phregrthu, avdd er dydd y 
cwyrap, ncu er y dydd y daoth Adda a*i wraig £fa yma ar y 
blancd bon, ac o'r aui»er hwnw hyd nea y byddo Ie«»u Grist wedi 
gorchfygu y gelyn diweddaf, yr hwn yw angeu, a goaod pob peth 
dnn ei draed, a dirwyn i fvny bob peth perthynol i’r ddaear hon. 
Yna bydd yr efengyl wedi ei phregethu, «M dwyn i fyny a’í chyf- 
Iwytjo, ynghyd A*i phethan, i'r Tad. 

Yu awr, pa bcll» a wnawn o drigolion y ddaear ? Gall en gwir 
eefyHfa gaol ei dangos i'rh meddyltau, oa gwnewch bwyllog 
fyfyrio. Gall poh dyn, pa uu n fyddont wcdi ti*ilhio ai peidio, os 
byddant yn adnabydduft o lianea cenedloedd, gnnfod nr unwaith 
yr amrywiaeth sydd o grefyddnu, nrferion, cyfreithiau, a llywod- 
raethnu ; ar ob bydd i chwi n»od eich calonuu ar wailli, gellwch 
ddeall yr achon o'r arary wiaeth hyn o edeilhinu. 

Drachefn, dyna’r conodloedd ag aydd wedi hyw o’n blaen — pa 
heth a wnawn o honynt hwy? A pha beth yw eu aefylifn yn y 
hyd arall ? Pa beth aydd genyro vn awr i ddweyd ara danynt > 
Mi a allaf ei ddweyd yu fyr. Yr ydyin yu pregetbu Ìddynt efeng- 
yl yr iachawdwriaeth — i'r raeirw, trwy y rha» a fuont byw jn vr 
oruchwyliaeth hon ; ac y inae yn ran a chyfran o bregeth fawr yr 
efengyl, ychydlg yma ac ychydig acw, ag aydd yn anghenrheidiol 
i’r gencdl i ba un ei rboddir. Gyda golwg ar nthrawineth, rheol- 
au, defodau, a llawer o ftacramentab, mesurir hwynt allan i dri- 
golion y ddaear fel y maent yn aefyJI inewn anghen, yn ol eu 
aefyllfaoedd, n’r hyn a ofynir ganddynt. 

Chwi a eliwch ofyn, pa bcth a fesurir allan i ni? Atebaf, roai 
yr ordinhadau a'r sacramentau a sefydlodd yr Arglwydd Iesn 
Grist er iachawdwriaelh yr Iuddewon, er mwyn holl dŷ Israel, ac 
yna er mwyn y Cenedloedd. Dyroa vw yr efengyl — cynllun vr 
iachawdwriaetb a roddodd yr Arglwydd i ni. Hon yw y deyrnas 
a gyflwynodd yr Arglwydd i ni ; yr un n gyflwynodd efe i’r 
apostolion yn nyddiau yr Iesu. Yn awr, gwaith y bobl yw dyfod 
yn hysbyft o’r cyfreithiau hyn, ac ordinhadau iachawdwriaeth, 
yna eu cymhwyso at eu bywydau, a gwna hyny achub cynnifer 
yn y deymas nefol,yn rahresennoldeb y Tad a’r Mab, ag a lynanl 
yWJ Ilwyr wrthynt. Yr ydym yn darllen hyn yn y llyfr cysseg- 



92 


UDCOBH SEION. 


redig; y mae liyn o’n blaen yr hoil araser, raai cynnifer ag * 
gredant efengyl Iesu Gfist, ac a fyddant byw i fyny i’w gofyniad- 
au yn eu bywydau, ac a fyddant feirw yn y ffydd, u dderbyniant 
goron bywyd gyda'r apostoliun, a’r holl (Tyddloniaid yn Iesu 
Grist. 

Pa beth nesaf? Mi a hysbysaf i chwi arferiaid henuriaid 
Saint y Dyddiau Diweddaf yn gyifredin. Er enghraifft, dyma fi 
yn cyfodi yraa, ac yn pregetliu cydawnder yr efengyl, i bersonau 
fe ddichon nas clywsuut hi erioed o'r blaen yn eu hoes, ac yn 
terfynu trwy ddywedyd, Chwi y rhai a gredasoch yr hyn a ddy. 
wedais wrthych, a fyddwch cadwedig; ac os na chredwch, chwi a 
ddemnir. Yr wyf yn gadael y pwnc yn y fan yna. Eithr, 
meddai rhywun, “ onid yw y Beibl yn dweyd felly ?” Chwi a 
ddylech egluro eich hun. “ Ni ddywedais i ond yr hvn a ddysg- 
odd yr Iachawdwr— efe a ddywcdodd, Ewch i’r holl fvd, a phre- 
gethwch yr efengyl i bob creadur ; y neb a gredo, ac a fedyddier, 
a fydd cadwedig; a’r neb ni chredo a ddemnir. Ai nid wyf ûnnau 
yn dweyd yr uu petli ?” Yr ydych chwi yn ei adael yna, onid 
ydych ? “Ydwyf; gadawodd yr apostol ef yna, ac felly yr wyf 
finnau yn gwneyd. 

Dymunaf egluro ychydig yn mhellach, yn ol symlrwydd ac 
eglurdeb yr iailh Seisnig. Swm yr arferiad hnn yw hyn ; pan 
wyf fi yn traddodi pregeth am yr efengyl, a bwythau yn peidio 
credu yr hyn a ddywedaf, yr wyf yn uuion yn selio eu damued- 
igaeth. Frodyr, a ydych chwi yn credu yu y futh beth â hyna ? 
Nid wyf fi ; elto y mae llawer o’r henuriaid braidd mor afresymol 
â hyny. 

Yn Eloegr, yr wyf yn cofio danfon henuriad i Bristau, i agor 
drws yno, ac i weled os gwnai rhy>vun gredu. Yr oedd ganddo 
ycbydig gyda deg railltir ar hugain i gerdded; efe a gychnynodd 
ymaith un boreu, ac a gyrhaeddodd Bristau ; efe a bregethodd yr 
efengyl iddyut, ac a’u seliodd oll i ddamnedigaeth, ac yr oedd 
wedi dychweiyd yn ol boreu drauoeth. Yr oedd yn gystal dvn 
hefyd, ag oedd genym. Diflyg gwybodaeth a’i hachosodd i 
wneuthur felly. Yr wyf fi yn myned, ac yn pregethu wrth y 
bobl, ac yn dweyd wrthynt ar ddiwedd pob pregeth, Y neb a 
gredo, ac a fedyddier, a fydd cadwedig; a’r hwn ni cbredo a gon- 
demnir. Yr wyf yn parhau i bregethu yno ddydd ar ol dydd, 
wythnos ar ol wythnos, a mis ar ol mis, ac etto nid oes neb VU 



UDUOJtN SEION. 


05 


crcdu fy nbystioluelh, am u wu t uc uiJ wjf yu |{Vikd uDihyw 
urwyddion o byny. Cbwi u ellwch ofyu, i*a beih u wuaí yn yr 
aoigylchiad hwn, os duufooir tì i bregctbu yno ? Mao yu rhuid i 
chwi burhau prcgotbu yno, hf J ues y dywcdo y auwl u*ch dtuifon* 
odd am udael y iducs llwfuri uc o* na umlygu y bobl trwy eu 
gwcilhredoedd, eu bod yn credu, cyhyd ag y douunt i ni gwran. 
duw, uii a barhuf i ymbilio á hwynl, hyd ue» y plygo cu turdd- 
iaJau at yr efcugyl. — I’uhum? Ublegid foj yn rhwid i mi foil 
yu amyncddgar tuag utynt, inegys y muo yr ArgU*\dd yn umyn- 
oddgur luag utaf ti ; megys ug y inuo yr Arglwydd yn drugurog 
tuag atuf fi, y byddnf fuinau yn drugsrog IttUg ul eioill ; W9g\* 
ug y purhu efo i fod yn drugarog tuug uluf ti, rouo yn rhuid i 
minuuu, yn hir ymarhous, fod yu drugurog iu«g ut ercill— gun 
ddysgwyl yn umyueddgur, gyda pltob dyfttlwch» hyd nes y credo 
y bobl, ac hyd nes y parotoer hwynt i fod y n*vtift*dion i deyrna- 
nefol, neu augyliou i ddiufol. 

Pan argratTwyd I.lyfr Mormon gyutuf, daeth i'm dwylaw y» 
rohen dwy nou dair wytlmos ar ol hyny. A gredais i,ur yr uw- 
grymiud cyntaf yn oi gylcb ? Y dyn a'i dygodd i mi, u fynegodd 
yr un polbau ; ebo of, Dyinu efengyl yr iachawdwriueth ; dud- 
guddiud ng a ddygodd yr Arglwydd ullan er gwaredigaelh Isruel ; 
vr efeogyl ydyw : ac yn ol lesu Urist a'i apostulion, rhaid i chwi 
gael eicli bodyddio or muddeuunt eich pechoduu, neu ynte chwi 
a ddemnir. AtUliwch, uieddwn innuu. Yr oedd c«chl fy nhra- 
ddodiau droawyf, i’r graddua hyny, a’m toimlajuu blnenorol wedi 
eu cydwuu gymmuint â'm natur, nes yr oedd yn unmhosibl i mi 
wolod dim ; «c or fy mod v»edi gweled, trwy ystod íy holl íywyd, 
mai traddodiuduu y bobl oedd yr holl grefydd a íeddcut, etto yr 
oedd genyf gocbi i'm huuan. Meddwn i, Aroawcb dros ycbydig ; 
pa beth ydyw athrawiaeth y llyfr, a'r dadguddiadau a roddodd yr 
Arglwydd? Gadewch i mì eu hvstyried yo fy ngbalnn ; ac ar 
ol i rai wneuthur hyny, rai a gyfrifais mui fy hawl oedd cael 
gwybod droawyf fy hun, yn gystnl ng onrhyw ddyii ar y ddaear. 

Mi a chwiliuis y mater yo astud atu ddwy tlynedd, cyn y 
gwnaetbym i fyny fy rneddwl ì dderbyn y Uyfr hwnw. Mi a 
wyddwn ei fod yn wir, yn gystaì ng y gwyddwo y gallwo weled 
á'm llygaid, neu deimlo trwy gyffyrddiad fv mysedd, neu fod yn 
ymwybodol o amlygiad unrbyw synwyr. Oni bui ei fod fel hyn, 
ni fuaswn erioed wedi ei goüeidio hyd y dydd hwn; buasai i 



5)4 


CDGORN RETOV. 


•gyd heb ffurf na phrydferthwch i mi. Yr oeddwn yn ewyllysio 
digon o amser i brofi pob peth droswyf fy hun. 

Ilhaid i efpngyl íesu Grist gael ei phregethu i’r holl penedl- 
oedd er tystiolaeth — er arwydd fod y dydd wodi dyfod, yr atnser 
penodedig i’r Arglwydd waredu Seion, a chasglu Israel, yn bar 
otoiadol i ddyfodiad Mah y Dyn. Pan bregethir yr efengyl hon 
í’r bobl, gwna rhai ei chredu, a bydd rhai na fyddant yn gwybod 
pa un a gredant hi ai peidio. Dyma yw sefyllfa y byd ; ewch 
allan i blith y bobl ; ewch i blith eich cymmydogion eich hunain, 
a chwi a ellwch ei weled ; o herwydd fod yr Arglwydd wedi 
cyffwrdd á’ch dealltwriaeth chwi ag ysbryd y gwirionedd, y mae 
yn edrych i chwi fel pe gwnai vr holl fyd ei chredu, pe gallent 
ond yn unig glywed eich tystiolaelh chwi ; yr ydych chwi yn 
myned ac yn pregethu iddynt, eithr, e,r eich syndod, y maent yn 
ymddaugos yn hollol ddisylw o honoch ; mae rhai yn myned í 
gysgu, ac y raae ereill yn breuddwydio am eu ffermydd a ŷ u 
meddiannau. 

Fe ddywed y Methodist wrthycb, ei fod ef wedi cael yr efengyl 
o’i ieuenctyd, a’i ddwyn i fvny yn y gymdeíthas Fethodistaidd ; 
ac feliy y gwna y Crynwr; ac felly y gwna y Preshyteriad ; ac 
felly y gwna vr Ysgydwyr, canys hwy a ddywedant mai hwynt- 
hwy yw yr unig bobl ag sydd yn parotoi erbyn y Milfl wyddiant. 
Yr hyn sydd gyfraith yma, nid yw acw; a’r hyn nid yw acw, 
aydd yina. Mi a fum yn arferol ft’r dull hwn o addoli, neu y 
dull hwna; ac yr wy T f wedi clywed yr hen dòn ddaionus holl 
ddyddiau fy oes 

Daw y Methodistiaid yn mlaen, a dywedant, Chwi a ellwch 
gael eich bedydclio trwy dywallt, neu trwy daenellu, neu ddim 
oll, oblegid nid oes dira yn anhebgorol anghenrheidiol ynddo. 
Dyn arall a ddywed, Chwi a ellwch gyfranogi o Swper yr Ar- 
glwydd, os ewyllysiwch, neu ei gadael yn Uonydd, oblegid nid 
oes anghenrheidrwydd am dani; os ydych yn meddu yr hen 
dòn ddaionus, y mae pob peth genych yn iawn. 

Yn awr yr wyf yn gofyn cwestiwn : Pwy sydd a adwaenbethau 
yr Arglwydd ; pwy a all adnabod y gwirionedd oddiwrth y cyf- 
eiliornad ? Pa le mae y dyn; pa le mae y bobl yn awr yn y 
byd a all ei wneyd ? Nid ydynt mewn bodoliaeth. Gadewch i 
âidoethineb penaf y byd ddyfod i’w cynnorthwyo, ac nis gallant 
î^ybod petliau Duw. Gadewch i ddyu gael ei gynnysgaetbu $ 



l/DGORy BFloy. 


95 


dadgnddiadaa Ieau Gri'*t, ac efe n ddjwed ar nnwailh, Ni« gnllant 
ddywedjd, y roae yn anmhoslbl. Gadewch i’r lìarnwr cyfíawn 
nwnio ei udgorn — |>a béth n ddywedat efe? Ili a allaf ei ddar- 
llen i chwi yn y llyfr hwn [gan oaod ei law ar y Belbl]. 

Y raae Efe yn doaturiol tuag at boll weitbredoedd eiddwylaw: 
raae cynllun ei waredigaeth ef, a’i iacbawdwriaeth, a’i drugaredd, 
yn estynedig allan i b»wb ; a’i fwriadau ef ydynt i gasglu, a 
dwyn ynghyd, ac arbub holl drigolion y ddaear, gyda'r eithriad 
o'r rhai hyny a dderbynia*ant yr Yabryd GIAn, ac a bechasant 
yn ei erbyn. Gyda'r eithriad liyn, caifT yr holî fyd ei achub. 
Ai nid hyn yw Cyflredinoliaelh ? Y mae yn apos iawn ar ei 
cbyffiniau 

Mi n bregethais ronau o athrawiaeth vr iachawdwriaeth i'r 
bobl, pan oeddwn yn teithio oddi carlref. l'an oeddwn yn cym- 
raeryd i fvny y pwnc hwn, gwnai y Cyffredinolwyr redeg ar fy 
ol gannoedd o filltiroedd, gan ddywedyd, *• Cyffredinolwyr ydyra 
ni, — pa le yr ydych chwi yn byw? yr ydym ni yn cael cin blino 
gan y Methodistiaid, a'r ararywiol sectnu ; ai ni ddewch cbwi i'w 
trin hwynt drosom ni ; yr ydym ni am eu cliwipio allan." 

Dim ond rhanau a chyfranau o'r efengyl yr ydych yn glywed ; 
ychydig yina ac ychydig acw, yn wasgaredig i gyd dros y byd. 
Yn nwr bydded i galonau plant dynion ga-1 eu goleuo; bydded 
iddynt gael eu deffroi, i ddeall bwrtndau yr Arglwydd, yn iach- 
awdwriaetb dyn, a pha beth fydd mlssin eu lleiaiau y naill i'r 
llaìl ? Mi a ddywedof wrthych pa heth fyddai teitnlad pob 
calon ; iachnwdwriaeth, gogoniant, haleliwia i Dduw ac i’r Oen, 
yn oes oesoedd. l'ahain ? Oblegi-I ei nral drugareddau a’i doa- 
turiaethnu ; oblegid fod ei ddoethineb wedi dyfei«io droto'n ni, 
yr hyn na allem ddyfeisio drosom ein hunain. — Dyma yw yr 
hyn a wnelai yr lloll grendigaeth . — il ir lathau). 

DIWEDDAR O DDYFFRYN Y LLYN HALEN FAWR. 

DYFTNIADAÜ O LYTHYR ODDIWRTH Y LLYWYDÜ R. YOIHG. 

(O'r " Stai" ain Cliwcf. It. 1853.) 

Linas y Lhjn líaUn Fawr , Hydre/ 29, 1853. 
Anwyl Frawd, — Y mae cin hysgrifenydd newydd wedi cyr* 
baedd, a chyn belled á hyn ymddengys ei fod yn cael ei fuddloul 



9(» UDGORN SEION. 

yn y lle, yugbyd â phob peth yma. Mae un o’r barnwyr hefyd 
wedi cyrhaedd, sef Mr. beonidas Sbaver, eithr uirl wvf fi etto 
wedi cael adnabyddiaeth o houo. Daeth y brawd Parley yma ar 
neu oddeutu y lofed o’r mis hwn, o California, a dysgwylir y 
brodyr Lyman a Ilich yn mhen oddeutu mis o’r amser hwu. 
Meddyliwyf fod y bruwd Franklin yn parhuu i’ch hysbysu cbwi 
ynghylch pob peth perthyuol i’w symudiadau ef, ynghyd â’ch 
achosion teuluaidd chwithau, yn gystal â mulerinn ereill o ddydd- 
ordeb cyffredinol. 

Mae y Brif-athrofa ar o) yn fawr ; nid oes dim wedi ei wneu- 
thur iddi er pan adawsoch cbwi. Ymddeugys weilhiau roegys pe 
na fyddai un anturiaeth tu allun i drysorfeydd cyhoeddus yr 
Eglwys, ng a allai lwyddo, er fod Neuadd y Deg-a-llirugain wedi 
cycliwyn o'r ne.wydd, ac nid oes anunheuaelh ynof nad á rbag ei 
blaen y tymmor sydd yn dyfod. Yr ydym yn adeiladu Neuadd 
Gy feillachol, ac ystordai ychwunegol at wenilh a pbelliau ereill. 
Mae arnryw o dai da wedi eu hadeiiadu y tyuunor hwn, ac y uiue 
eiu dinas, yu gystul âr wlad amgylchynol, yn purhau yn gyfiym 
i wella. 

Teiralwn ddymuniad brwdfrydig i gasglu y Saint tlodion o’r 
Ynysoedd Prydeiuig, ac hyderwn na fydd yr amser yn bir cyn y 
gallwn ddwyn pawb oddiyno ag a ddymuuant ddyfod Y'r ydym 
▼11 awr yn parotni i ddechreu ein Teml ; mae y mur oddiamgylch 
y Temple Block yn myued yn inlaen, ac y mae'r peirian-dý a‘r 
peirianwailh at lifio tnewn gweitlirediad, íel y bydd befyd y peir- 
iant at lyfnu coed; a byddwn.yn allui»g i ddechreu ar y Deml yn 
y gwanwyn, raewn cyinliariaeth yn rhydd oddiwrth ddyled, a 
gobeithiwn allu dwyn y gwaitb yn mlaen yn fywiog, gan fod y 
gweithdai a llawer o bethau anghenrheidiol at hyny yn barod yn 
ein meddiant. 

Mae yn dda genym i glywed oddiwrth y brawd Willard Snow, 
trwy y “ Star'’; mae efe yn ddiau yu ysbryd ei genadiaeth, a 
bydd iddo wneyd yn dda. Byddai yn ddymunol daufon rhyw 
gytmortbwy iddo. Meddyüwyf pan gyrhaeddo yr holl Henuriaid 
yna, y bydd genycb amlder o bouyRt, ac y gellwch liebgor rbai o 
honynt i'r rhan bono o’r winllan. Mae y gwaith yn Scanùinavia 
yn dyfod yn ddyddorawl iawn, ac yr wy/ yn meddwl gyda y 
brawd Snow, fod gan yr Arglwydd bobl yno. Yr wyf yn credu 
befyd y bydd y brawd Snow yn Ued debyg o u hela allan. 



•Mnp y hrawil H"*p» Stmit jc crclll, fnl r (tirclwcli wrlh ftofnnd. 
nu V Ojmmnfi, wwli cu pcnmli nr pcniulincih i Chtnn. V 
inncnt wcili myned, yn (tv»liil *’r holl frmlyr a hcnndwyil I Awt 
tralia, Calculta, Siam, 'a'r Sandwich lalanda. Ymadawaant oll 
Iidilrulii V löfcd o’r mi* hwn, yan frncd y IT rdd ddehcuol i 
GaliíT'irnin, mcwn yabryd dn, ac yn fawr cn (Tvdd I fod yn llwydd- 
iannna yn y ccnadiacihau n henodwyd iddynt. 

Dyajrwyliwn yr aynrant fae. llnfiir ag a fydd n fawr hwyr, 
nid yn unia i nl, cllhr i Rcncdlocdd y ddacnr; canya crcdwn, 
fel yr nguaba yr am«cr, y eytlvm» yr Arclwydd ei wuith, ac y 
ceaglir y cenedloadd yn fuan i nicwn I (tnrlan Crint. Mac y 
dwaith yn tnyned rhaitddn, ac yn ynilcdaenn ac yn cynnyddo vn 
fawr iawn, a Rofyna am (;rll«wodcr cyferbynlol o ddrnion « 
pliethau oreill, ynghyd ag ymeangiad medilwl, bvwiogrwvdd, 
gallu, a dyfulwch. Yr Arglwydd ein Duw vw ein nerth, o dan 
yr ychwancgiad hwn o nfal a pwaith, ac efo liyrl yroa avdd wcdi 
cyfranu grâ« a nerth i ni yn ol ein dydd a'n cenedlaeth, »vdd 
wedi ein eynnal yn rohob iMiinmr o galedi,ac aydd wcdi oin cadw 
a’n gwaredu o ddwylaw cin gelynion. llcndigedig yu dragywydd 
fyddo ei cnw santaidd ; mawr a rhyfedd yw ei (Tyrdd; ac aufeidrol 
yw ci allu. (iwrandawed yr holl genedloedd ar ci wcition, 
oblegid y macnt hwy yn puroloi fTordd ei ddyfodiad Ef; 10, pan 
ddaw efe mcwu nerth a gogoniant roawr, i gymraeryd teyrnaa iddo 
ei hnn, vr lion a barotoir yn amaer cyfaddas yr Arglwydd ; canv« 
gwaith yr Arglwydd ydyw hwn ; n gwao yr hwn a osodo ei law, 
urddylanwad, ei egni, neu ryw rai o’i alluoedd i’w wrthwynobu. 

Mno fy nghalon yn gwir lawcnhau yn lledaeniad yr Efengyl 
yn yr Ynyaocdd Prydeinig, a'r gafacl ag y mae wedi gael yu y 
gwledydd cyfagoa o Ewrop. Mao yr had wedl el hnu ; mae y gair 
wedi myned allan, ac ni ddychwela yn wag, hyd oni chytiawner 
y cwbl oll. Tra y mae'r Arglwydd fel hyn yn gweithio nr 
y ddaear trwy allu ei nerth, mae yn gweddu i ni, aef ci holl 
Saint, i fyned â’n holl allu, roeddw), a nerth, i tvnevd vr hvn a 
allwn er hwylyeu ei achoa, er gwnredu yr onest ei galon o dan 
wialen y gorthrymwr, a rhyddhan y caeth, fel y casgler Isracl o 
blith y cenedloedd yn nihlith pa rai y gwasgarwyd hwynt, v 
gwareder Seion, ac y sefydler ac yr adeilader teyrnas oin Har. 
glwydd, fe! nad ddadyrochweler hi byth mwy. Felly y cyflawn- 
wn fesur ein creadigaeth, ae y trculiwn ein dyddiau mewn 



98 


ÜDOORN SEION. 


dcíuydüioldeb ; fel, pau fyddom wedi gweithredu cyfiawndcr a t 
y ddaear, y cafium lawenydd yn y gwaith a gyfiawnasom, ac y 
byddom barod i dderbyn ein dyrchafiad yn mhlith ydyrfa a olch- 
wyd inenn gwaed, sef y rhai santeiddicdig, a meibion Uuw, fel 
ag i fod yu Freuinoedd ac yn Oifeiriaid i’w euw sanlaidd yn dra- 
gywydd. 

Frawd Sainuel, hyu a fyddo ein tynghed ddedwydd ni ; a boed 
i’n gweddiau a’n herfyniadau ni gyd-ddyrchafu at ein Tad yn y 
uefoedd, ar iddo ganiatáu i ni ei Ysbryd daionus, fel y tiigo yn 
helaeth o’u inewu ac urnom, fel y gallom gael ein llwyr ddi- 
wallu â doethincb i gyilawni pob dyledswvdd ag sydJ neu a fydd 
yn gorphwys arnom. 

Gau weddio ar Dduw fy Nhad Nefol, i fod yn wastadol areich 
rhau, uc ar ran yr holl Saint ffyddlawn, y gorphwysaf, 

Eich brawd yu Efengyl Crist, 

BR10UA3I V o l' > g . 

At yr Henuriad S. W. Uichatds. 


Y GAIR D0ETHINE3. 

Er ein bod wedi ysgrifenu yn helaelh ar y pen hwn, ac wedi 
tceddwl ein hod wedi ysgrifenu digon ara dro, etto fe ymddengys 
fod rliai um wybod ychydig yn rhagor, fel y gwelir wrth y llythyr 
caulynol a yrwyd atom : — 

Mr. Gol., — Y mae un peth yn fy tnlino, a rhai ereill o’m 
brodyr, cr ys tro bellacb ; ac o ba herwydd yr ydwyf yn ei anfon 
atoch yn ofyniad; h. y., A oes rhyw bwys mewn cadw y Gair 
Doethineb? Os oes, pa faint o bwys sydd, neu u golied i’r esgeu- 
luswr ? Ateb buan o hyn a foddha araryw lieblaw fy hunan. 

Yr eiddoch yu ddiffuant, 

J. Richards." 

Yn awr ymdrechwn ateb gofyniadau ein gohebydd yn y dull 
egluraf a allwn, gan obeithio y rhoddwn foddlonrwydd. 

Y’ gofyniad cyntaf y w, “ A oes rhyw bwys raewn cadw y Gair 
Doethineb?” Oes, oblegid mai yr Arglwydd sydd wedi ei roddi ; 
ac nid yw yr Arglwychl yn rhoddi dim mewn ffordd o ddadgudd- 
iad, heb fod rhyw bwys ynglýn ag ef. Darllener y Gair Doetb- 
ineb, yn nliud, 217 o’r Athrawiaeth a Cbyfammodau, lle y gwelir 
mai “ ewyllys Duw yn iachawdwriaelh dymmorol pob Saint yn y 



CDGO*X SHOÄ. 


«I* 


JjdJl»u di»edJ»f’ vdyw y Gair Doetbioeb. Ofc yw Duw yn 
ewyllysio i ui wuuutbur rhywbuth, y ui»e o bwy» i ni wneuthur r 
pcth h»nw, a pheidio ei etgeuluso. 

Y gofyuiad arall y w, •• O» oc», pa f«int o bwya ayJd, neu o 
goilcd ì'r cageuluawr ?" Pan fygylhiai y Llywydd Youug i yagy 
uiuno y aawl na chadwenl y Gair Duelhineb, er ya ychydig o 
atuser yn ol, yr ecddent yn tneddwl y buas»i o'r pwya tnwyttf i 
bob Smit i gadw y tìair Doethincb, nc nns gwlltti ncb gael i«ch- 
awdwriuctb hcb ci g.idw. Ond iuuo yn debvg nu chariwyd y 
hygylhiad hwnw i weithrcdiad; n thrwy hyny y tnue'r Gair 
Docthinch yn caei ci «d»cl i'w iifyddbnu fel cyngbor, mcgya «g 
y rhoddwyd ef ar V cyntnf, ac nid fcl gnrchymyu. fhid er foit 
pob un at el ryddid i'w gudw neu beidi", ctto nia gnll y rhai 
nad ydyul yn ci gttdw, ddyagwyl y bcudilbion « «Jdcwir i'r rbai 
Ii’i cadwunt ; ac o gaulyniaJ, ìnao yn aicr » bydd eu hiachawdwr- 
iactli dyminorol hwy yn llui nag eiddo y rnai aydd yn ei gadw. 
Oa mỳn nob “ inchawdwriiicth drwyudl,” fel y dywcdaaom un- 
waitb o’rblaen.mae yn rliaid i'r cyíryw gadw y Gair Doelhincb ; 
onido niJ oea nddewid y “ derbrniutit icchyd yn cu boguil, a rocr 
i'w hcsgyrn,” nae y c&nt “afuel mcwn doeihineli a thryaorau 
inawrion o wybodaetb, aef trisorau cuJJicdig, nac y c-tnt rcdcg 
heb ddilfygio, a rhodio hcb lcwygn,' uac y cunl “addcwid y bydd 
i'r angel dinyatriol fyiicd licibio iddynt, heb *u lladd hwynt. " 
Ke wclir wrlh byn, ynte, pu íaint yw'r pwy» a'r golled o beidio 
tadw y Gair Docthincb. Fe ddicliou fod llawcr o ddyuion rhag- 
oracli nà ni mcwn llawer o bethau, yn dewia peidio ei gadw ; 
eithr uid ydym tii yn cu cynimeryd hwy yn ainmpl yn hyn, nac 
ycbwaith yn faen tramgwydd ; canys y inaent hwy a ninnau al 
ein rbyddid i ddowis yr ittchttwdwiiactb a fynom. Dunscm yn 
(Tol i ddigio wilb neb a ddcwiaai iachawdwiinelh yabrydol yn 
uuig, tra v mne rhyddid i ni gnel tin dymmorol ac ysbrydol. 
Am hyny, myfyrinn y Guir Doethìncb, ac ua fyddwn mwyacb 
yn blantos. 


A.MHYWIAETHAU, äc. 

Y hie pob dyn a ddnnfouo lytbyr at arall heb ei enw wrtho, 
yn cywilyddio arddel ei hun, ynghyd à'i egwyddorion. 

GwNBWcn y goreu o fargcn ddrwg, a dysgwch fod yu gailach. 


100 


CDGORN SEÎON. 


I)vwed Golygydd y Star fnd yr Wvthf**d Epîstol Cyflfredinol, 
ynghyd â Chofnodion Cytnmanfa mis Hydref, yn Ninas y Llyii 
Halen Fawr, heh gyrhaedd etto, a bod y llythyrou a dderbyniodd 
wedi bod físyn hwy nâ’u liamser. Dichon fod yr eira ar y myn 
yddau, neu yr iá «r yr afônydd, wedi peri rhwystr; eîtlir y mae 
vn beth hynod fod y newyddiaduron lieh gyrhaedd. P’tto, y mae 
pob peth yn heddychol a II wyddiannu* yn y Dvffrvn, fel y 
gwelir wrth lythyr y Llywydd Drighain Yoiing yn y rbifyn hwn. 

O DLaid pwv mae’r Gwínt? — Dros ychydig wythnosau cvn 
'i chwedi Nadolig, yr oedd y gwynt y rhan fynychaf yn chwylhu 
yn grvf, ac weilhiau yn angherddol, o’r môr, fel nas gallai ond 
ychydig o longhu fyned allan o Liverpool, a gorfu ar rai o h-*nynt 
ddychwelyd wedi eu niweidio. Yn awr y rheswm o hvu oedd, fod 
gan yr Arglwydd oddeutu trugain o Henuriaid yr amser hwnw yn 
mordeithio ttiag yina o America,ar genadiaethau ta wahanrd gen- 
edloedd yr hen fyd ; a darfu i rai o honynt groesi y môr vn hynod 
gyflyra,gan fod y gwynt yn hollol o*u iu. Fel hyn y mae’r elfenau 
yn ufyddhau i hwylysu air.canion yr Arglwydd. Mae yr Henur- 
iaid yn awr wedi ryrhaedd, ac y mae’r gwynt wedi troi, canys y 
maeeisieu myneù \ chanuoedd o Saint drosodd i Seion. Molwcli 
yr Arglwydd ! — Slar, 

MaE llong arall, o’r enw Golconda, wedi hwylio o Liverpool, 
yn cynnwys 321 o Saint Seisnig, dan lywyd'diaeth yr Henuriad 
Gates. 

Pf.rffeithrwvdd athronyddiaeth, yn natnriol a moesol, yw 
i ddyn adnabod ei hun; a pherffeithrwydd y wybodaeth hono, yw 
adnabod Duw. 

EMYN. 

Mho gweision yr Iesu yn awr yn cyhoeddi 

’R efengyl dragwyddol i bawb trwy’r holl fyd, 

Fel gallont trwy gredu, ac ufyddhau iddi, 

I gael eu gwaredu a’u casglu ynghyd 
I-Seion, le dedwydd, i gwrdd â’u Gwaredydd, 

A chael eu haddysgu ’nol cyughor y Pen, 

Yn nheml yr Argiwydd, Ue triga santeiddrwydd, 

, A gweled yr Iesu dros byth yn ddi-lèn. 

Aberamman. J. Edmonds. 


Taliadao o Ion. 28 hyd Ciiwef. 3 — Pontytypridd, 6s; 
Aberamman, £1 ; nirwaen,5s 6c; Merthyr. £1 4s ; Cefn, 8s (»c ; 
Ffynnon-Tydfil. 2s9c; Troedyrhiw, 3s; Georgetown, 4s. — Cyf- 
answnj, £3 I3s 9c. 

(gÊT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
J ohn Davis , Printer , Johns Street , Georgctown , Merthyr. 


i. I)AVIS, AEGRAFFYDD, M PRT HYR-TYDFIL. 


UDGOllN SEION. 

NIO 


^rrm p «s^ntnt. 



Rmr. 7.] CHWfiPROR 12, I8Ó3. [Cvf. V. 


WYTIIFED EPISTOf. CYFFREDINOL LLYWYDD- 
IAETH F.GLWYS IESU GRIST O SAINT Y DYDD- 
IAU DÌWEDDAF, 

O Ddinas y L / yn Ilnlen Fawr, at v Saint rjirasgatedìj ar /njd y 
ddaear , yn anerch 

Ahwvl í'rodi'r,— Y tna<> pob tyrnmor adnowyddol yn d*ryn 
golygfcyùd u pwrthddryrliau netryddion i’u myfyrdod, yttgbyd â 
thrugnreddau a bendithiun lliosog, or galw alian nut íuwl a 
diolchgartrch i n Tad nefol, yr hwn sydd yn achosi i olcuni 
Efengyl ei anwyl Fab i lewyrchu yn mlieUacb pellach, a chyda 
mwy o ddyaclaerdeb, o ddydd i ddydd, hyd ce« yn Liticnnol y 
mae pednar batt y dd.toar, nc yuyaocdd y roôr, yn dothrou ym 
heulio yn haul lewyrch trag\ wyddol w irionedd ; ac y mae sain 
liyfryd iachawdwriaeth yn dcchrott cael ei chlywed gan liaws o’r 
coticdloedd ; ac y mae Israel yn dyfod adief yu liuocdd, megys 
colomenod i*w ffenestri. 

Oddiur cin llepistol dtweddaf. ar y ISfed o Ebrill, y mac Duw 
Abraham wedi bendithio ei Saiut yn y Dyffryn ; tnae y ncfoedd 
wedi bod yn ffafriol yn eu tymuj' rau, a’r ddaear wedi cynn\rcbu 
yn belaethlawn ; ac cr i ni gael ia tair rhan o bedair o fodfcdd o 
drwch ur yr *^2ain, a’r ddaoar wedi ei gorchuddio gan eira ar y 
23ain, ac yn bwrw eira a chesair ar y 2-lain o Ebrill, a’r ddaear 
yd wyn gan eira ar yr ail o Fai, ac amryw gawodydd ysgafn o 
genllvsg, ac un lled erwin ar y 13cg o Orphenaf; etlo cafodd 
7 



UDGORlf SCfOTY. 


102 

cawodydd o wlaw, yn ganlynedig gan daranau a mellt, eu Iliosogf' 
tuhwnt i nnrhyw dymmor blaenorol, y rhai a arbedasant lawer o 
waith dyfrbau ; mae y dyddiau a’r nosweitbiau wedi bod yn 
dwymn, a thyfiant llysiau yn anarferol o gyflym, ac y mao’r ŷd 
a’r llysiau wedi eu cynnyrchu mewn cyflawnder, ac y mae peachet 
a grapcs t o fath tra rhagorol, wedi cyûawn aeddfedu. 

Ar y 27ain o Orpbenaf, yr oedd yr hin-fesorydd yn 127 gradd ; 
ar yr 28ain a’r 29ain, 11 1 gradd yn yr baul, a 94 gradd yn ein 
bystafell oeraf ; ae etto yr oedd yr awelon adíywiol o’r inynydd- 
oedd a’r Llyn llalen Fawr, yn galluogi y llafurwr i barhau ei 
waith ; ac yr oedJ yr ymddangosiadau gorucliaidd yn yr wybren, 
wedi ychwanegu harddwch ac arddërchogrwydd Ht fywyd yn y 
mynyddoedd. Yr eira cyntaf, yn yr hydref hwn, a syrthiodd ar 
y roynydd ucbelaf, lle yr oedd hcn eira wedi bod yn gorwedd 
trwy yr haf, ar y lófed o Fedi; a r rhew cyntaf, i niweidio gwiu- 
wydd yn y ddinas, a fu ar y 26ain o Fedi. 

O’r 22ain o Ebrill, hyd yr 2lain o Fai, nyni a dreuliasotn ein 
hamser, yn nghwmniaeth an.ryw beirianwyr, ac oddeutu liunner 
cant o’r brodyr, i ymweled â’r boll sefydliadau deheuol i bwn, yn y 
Diriogaetb.a liawer o leoedd ag na ymwelwyd â hwynt o’r blaen ; 
ac mewn dysgu, cysuro, a bendithio y Saint, gau ddewis lleoedd 
newyddion at ymsefydlu, gwneyd adnnbyddiaeth â’r Indiaid, ac 
ymdrecbu meitbrin heddwch rhwng eu gwabanol lwythau; a 
thrwy fenditb y nef, cyflawudsom yr hyn oll a allera yn rbosym- 
ol ei ddysgwyl ; ac yr ydym wedi byny wedi ymwelŵl à Proro a 
Changeuau ereill o’r Eglwys. 

Y mao llai o gynhwrf a gwrtbryfel wedi bod yn mhlith vr Ind- 
iaid nag yn ystod tyrcmorau blaenorol; mae rhai y» dechreu 
gwybod gwerth bara, ac yn foddlawu gweitbio rhan o*u hamser, a 
dysgu y ffordd i weithio er cynnyrcbu y*d iddynteu hunaiu ; ac yr 
ydym ni yn annog yr holl sefydliadau i feitbrin yr ysbryd hwn r 
a dysgu vr Indiaid i gynnyrchu ýd, a hyw trwy eu Jlafiw, yn 
hytrach nâ lladrata, newynn, neu fyw trwy gardota, gan fod yr 
helwriaeth yn brin ar eu tir hela. 

Darfu i beuaethiaid a gwroniaid yr Utinid, a’r Shoshone neu’r 
Suake Indians, y rhai a fuont yu hir inewn umrafael, gyfarfod vn 
y ddinas hon. ar y 4ydd o Fedi, a gwnaelbant gyfammod o bedd' 
wch, heddwch parhaus, neu “heddwch daj' f«4 y dywedant h 
yu mhresennoldeb y Llywodraethwr a’r goruchwyliwr Indiaidd» 



l'OOORN SRIOR. 


m 

•c y roao r yroddâiigottad pretenool yn arwydd o lirddrrcb. yn 
niltlilli vr Indiaid yn gy íTredinol yn y parlh hwn. 

Y mao cryn gyunydd nedi ei wneyd roewu cyfíuilhb iledr, 
poirinu-naidi ut wncyd lioelion, gweithfa haiarn, crorhendâi, a 
phi'tliau oreill o gynnyrch teuluaidd ; er íod rynnorthwy wedl 
bod mor brin y tynimor hwn, fíd yr oodd yn anghenrlieidiol i 
uberthu rhan fawr o hono er cynnyrchu ỳd, er cyfarfod gnl^ad yr 
ymfudiad inawr ag oedi yu myned trwy y Ue f UalifTornia, a 
djfodiad oddeuiu 10,000 o Sainl i mcwn yma, y rhai yd>m wedi 
cyrhaedd, neu dyagwylir yr olaf o honynt > r wyihnos hon ; ac y 
mae'r rhan fwynf o lionynt yn ymwasgaru trwy y Diriogneth, gan 
gryfhau jr aefydliadau gwunaf, a (Turfío rhai newyddion, at* ngor 
tTermydd i gynnyrcliu yr holl ŷd a allont, gngyfer .i'r Saiut a ym- 
fudont y tymmor dyfodol. 

Mae y gwlnn a gyunyrchwyd yn y dyffryn wedi oael oi weilhin 
yn ddefnyddiau at wasanaeth teuiuaidd, y rhau fwyaf trwy ddi 
wjrJrwydd touluaidd; yn gystal â phob tnalh arall o gynnyrcb a 
eliid ei wneyd heb lawer o beiHanwaith; er fod gwt ithfoydd a 
meluiait u pbeirianuau o bob roath at nrb* d gwaith wodi derbyn 
poh sylw u ellid ei roddi iddynt, yr oll o ba rai a dderby niaut 
gyffro&d adnewyddol, ar ol ilurhau y cyuauaf hwn. 

Cafodd perchyll o haiarn, o'r ffwruais yn atrydj Iluiarn. 
ei ddaugus yn Nghymraanftt mis llydrcf, gyatal ag y geilid ei 
ddysgwyi y tro cyntuí ; ac o’r pryd hwn allan caiff y loddwyr eu 
rhyddhau oddiwrth ffcrmio at gynnal eu huuain, a ebttnt gyn- 
lioitliwy nrall ug y raao anghcn ara duno er dwyn > n mlaen eu 
gwaitb ; ac yn fuan dysgwyliwn gyOuwndero nwyddau haiam, o 
wneulhuriad cartrefol. Mae darnau o lo wedi eu cael uiewn 
aroryw gilfacbftu a kanyon$ ; a dysgwyliwn gael pyllau yu fuan 
at ddefnydd cyffredin. Mae gwely hulaeth u gwerlhfawr o frwm 
stan weii caei ei ddarganfud, ynghyd à raeini a mynor o natur 
rhagorol ; a thalir pob sylw i ddarganfyddiadau o’r pethau hyny 
a fyddant yn fwyaf defuyddiol, cyn belled ag y byddo aiuser a 
phcthau ereiil yu caniatau. 

Mae y Saiut yn y Dyffryn yn teirolo yn dda, yu gwneulbur yn 
dda, yn gorfolcddu yn Nnw, yn ddiwyd gyda eu goruchwylion, 
yn llwyddo yn fawr yn mliob anturiaoth gyfreilhlaw n, ac yu 
^dyfod yn fwy ffyddlawn i gadw gorchymynion Duw, talo eo 
degwm, ac adeiladu y Deyroas bob blwyddyn. Mae y mur cery^ 


104 


CDGORN SEION. 


oddiamgylch y Teraple Block, wedi ei ddechren er y 3vdd o 
Awst ; ac os býdd yr hydref a’r gauaf raor ffafriol á’r rhai 
diweddaf, digon tebyg y cwblheir hi cyn y gwanwyn, yn barod i’r 
bricks neu'r adobies ag sydd i fod yn uchaf. Mae arian yn brin, 
er eu bod yn fwy aml na * yr oeddynt, a pharbant i aralhau yn 
ol fel vr anilh o gwaith teuluaidd. Nid ym yn cloddio am aurneu 
arian, eithr yn ymddibynu ar ein cyfeiîlion i’w cloddio drosora, 
tra yr ydym niiinau yn cloddio am drysorau rhagoracb. 

Maey Tŷ Taleitliiol, yn ninas Fillraore, yn myned yn y blaen, 
ac y mae swydd Millard yn cael ei phoblogi yn gyflym. Mae 
grym yr ymfudiad yn ddeheuol, a daw dinas Fillmore, yn fuan, 
yn ganol-bwynt busnes. Mae yr achosion Tiriogaethol i gyd 
yn heddychlawn yma; ac o ran dim a wyddora ni, yn eisteddlo 
y Lywodracth Gyffredinol liefyd. Mae cyfreithiau y deddfwyr 
diweddaf wedi eu cyhoeddi, er nad ymddangosa fod fawr o'u 
beisieu, canysmae y bobl yn gvffredin yn cael eu tueddu i weith- 
redu yn iawn; ac nid oes ond ychydig neu ddim o achosion 
cyfreithiol gerbrou y llysoedd adranol neu lysoedd yr ustusiaid ; 
ac yr oedd hyd y nod y Uiaws yrnfudwyr a aethant trwy y lle 
hwn i Galiffornia, wedi ymddwyn yn llawer mwy boneddigaidd, 
ac wedi rhoi Uawer llai o drafforth i’n llysoedd nag mewn tym- 
morau blaenorol. Oddiwrth y dyddiadau goreu sydd genym yn 
awr, cyfrifir fod yr* awr dros 30.000 o drigolion yn y Diriogaeth. 

Dychwolodd yr IJenuriad Ezra T. Benson a Jedediah M. 
Graut ar y llego Awst, o’u cenadiaeth i Pottawatoraie, yr hwn 
le a adawsant braidd wedi ei Iwyr waghau o Saint, y rhai ydynt 
vn awr yn y Dyffryn ; llawer o ba rai oeddynt wedi ymbarotoi i 
ddyfoddros y gwastadedd, gyda Uaw.geirt, a whcel-barrows , eithr 
pan welodd yr Arglwydd eu bod yn befcderfynol i ddyfod adref 
yn ngwyneb pob peth. efe a agorodd y ffordd iddynt gael wageni 
a gweddeuau, hyd y nod i’r teulu olaf ag oedd om ddvfod; ac 
felly y parha i fod gyda’r Saint a benderfynant ddyfod adref i 
Seinn yn unol â chynghor. 

Yr oedd y Saint yn ddiweddar yn eu hyrafudiad y flwyddyn 
hon, ac am y bythefnos neu’r tair wyihnos ddiweddaf. yr oeddynt 
wedi dyoddef yn achlysurol oddiwrth ystormydd eîra yn y myn- 
yddoedd, yr hyn a rwystrodd eu roynediad, ac a’u helpodd i fod 
yn brin o yraborth ; eithr fe aeth oddcntu dau cant neu ragí*r o 
weddeuau a wageni o’r Dy ffryn i f w cynnorthwyo, gan gymmer- 



UDGOltN SfclON. 


\%f> 


rd i'r gwnhanolwersyllntulU oddeufM deugain neu hanner can mil 
« buysi o flatrd, a chyditwnder mawr o Lethau ereill, yr hyn a’u 
galluogodd i tlJyfud tuêwa oiogelwch. 

Y’r Henuriaiil John ’i’aylor, i^rastus Snow, a Franklin D. 
Richards. a gyrh-ieddnsunt liefyd ar yr I leg o Aust, ar ddych- 
«eliad o’u cenadiaelhuu i Ewrop; dygodd yr líenuriad Taylor 
beiriun uuith at weithfa siwgr he’.aeth, yr hwn y mae efe yn ei 
osod i fy ny yn Provo, swydd Utab; a dygodd yr Henuriad llich- 
ards ddwy gîôb faur, yn dair troedfedd bob un, er eu hanrhegu i 
Brif-athrofa Deseret. 

Mae Llyfr Morroon yn awr yn argrdlíedií yn y Seesneg, y 
Gytnraeg, y Ffrengaeg, yr Ellmynaeg, y Danaog, a’r Itnlaeg; ac 
y mae parotoiadau yn cael eu gwneyd er ei gyfìeithu a’i gyhoeddi 
yn y Chinineg, y Iîurmaeg, yr Yspaenaeg, ac ieithoedd ereill. 

Caunaliwyd Cymmanfa Neillduôl o’r Ilenuriai l, y i* y Taber- 
nacl, ar yr 28«tin a’r 29ain o A»st, yr h«n a orlenwyd, ac yr 
oedd yr ysbryd tnwyal' by wiog trwy y cyfan; a chafodd araryw 
Henuriaid eu dewis a’u neillduo i’w gwahanol genaJiacihau fel y 
caulyn : — 

Ewhop. — Uoegr— Daniel Spencer, Charles A. Harper, Isaac 
Allred, John Van Cott, Mellen Atwood, Chan ey G. Webb, 
Charles Smilh, SyWester H. Earl, I)avid Graut, Thomas W. 
Treat, Benjaiuiu Browu, James T. Park, Perrygriue Scssions, 
Osmyu M. Ducl, Johu A. Ilunt, Jamej» l’ace, Wiliiam Burgess, 
ieti ., Levi Nickerson. WilÜam Glover, Edward Martin, Leti E. 
Hiter, John S. Fullraer, ltichard Cook, John Oaklev, William 
Clayton, William l’itt, John C. Hall, William Woodward, Jaiues 
G. Ẅillie, Dauiel D. McArthur, Moses Thurston, Juhn Perry, 
Williara Empv, Spicer Crundell, John Mayer, Elias Gardner, 
Noah T. Guyman. 

hcerddon — Daniel Toner, John McDonald. 

Ci/mry — Dan Jones, Daniel Danieis, Thumus Jer» my. 

Ffrainc — Andrew L. Lamoreauic. 

Germnny—G eorge Muyer, George C. Uiser, Jacob F. Secrist, 
William Taylor. 

Berlin — Orson Spencer, Jacob Houtz, Moses Clough. 

Noruay — Eric G. M Hogau,Cauute Peterson. 

Denmaih — George Pierscy. 

Gibralter — Edward Stevenscn, Nathaniel T. Porter. 

Asia — Hìndoostan — Nnthanul V. Jones, Amns M. Musser, 
Williara Fotheringham. Samuel A. Woolley, William F. Carter, 
Richard Ballantyne, 'I’ruman Leonard, Itobert Owen, Hobert 
Skelton. 



106 


U DGOR N SEION 


Siam — Chancey W. Wcst, Stcrne IIotchkiss. 

China — Ilosea Stoui, Juines Lewis, Chapman Duncan. 

Apfrica. — Capo of Good Hope — Jesse IIaven, Leonard I. 
Suiîth, William Wu1ker. - 

America, &c — A 'ova Scotia and British Provinces — John 
Robinson, Bei jdmin T. Mitcheli, O. D. L. Buckland, Joseph 
Miller. 

West Indus — Jesse Turpin, Alfred 13. Lambson, Darwin Ilich 
ardson, Aaron Farr. 

British Guiana — Jomes Broirn, El’jah Tliomas. 

Tcjcas — Preston Thomns, William Camp, Wasbingtoo Jolljr. 

Weio Orleans — John Brown. 

St. l.ouis — Horace S. Eldridge. 

Iowa— Daniel Miller. 

Dinas Washimjton— Orson l*ratt. 

Awsthalia — A ugusius l'Hrnham. Josiah W. Fleminir, John 
Hyde, Paul Smith, Burr Frost, Jaines Grahain, WiUiam H>de, 
John S. Eldridge, Absolom P. Dowdle. 

Ym/soedd Sardwich. — W'illiam MrBride, Ephrnim (îreen, 
Edgerton Snydcr, Jan'es Lawson, Thonias Kuirnes, Nothau 
Tanner, Reddick N. Allred, Ueddin A. Allred, Benjamin F. 
Johnsou. 

Darfu i oddeotu pedwar nr-ddeg a thrugain o’r Henuriai»! 
hyny, y rhai oeddynt â'u cenadiaethau i’r cyfandir Dwyreiniol, 
a’r rhai o’r talaethiau Prydeinig, ymadael oddeulu j !5íed o F ed i t 
gan deithio ar hyd ífordd y South Pass, ac afon Missouii,yn 
nghwmpeini yr Henuriad Orson Pratt, o Gorwni y Deoddeg, yr 
hwn a benodwyd yn yr un Gymmanfa, ar genadiaeth i ddinas 
Washinglon, ac i lywyddu ar y Saint yn yr Unol Daleilhiau, a’r 
Taleithiau Prydeinig yn Ngogledd America. Mae y Llywydd 
Orson Hyde wedi cyrhaedd, gyda’i deulu, o Pottawaiomie, ar yr 
2lain o Fedi. Mae yr Henuriad Parley P. Pratt o fewn y Dir- 
iogaeth, ar ei flbrdd o Cliili, Deau America, a dysgwylir ef yma 
yn fuan. Mae yr Henuriaid Amasa Lyman a Charíes C. Hich 
yn San Bernardino, ac yn bwriadu ymadael ar y laf o Dachwedd, 
a bod yn y lle hwn ar y laf o Ragfyr. Cyrhaeddodd yr Hetiur 
iad Lorenzo Snow ychydig ddyddiau yn ol o Malta. Mae yr 
Henuriaid W'ilford Woodruff a George A. Smith yn y Dvln vn, 
lle y dysgwylir y treulia yr oll o’r Deuddeg Aposiol y gauaf, oddi 
eithr Orson Pratt. 

Ar y 3ydd o Awst, cyrhaeddodd yr Esgob Abrnham O. Smoot 
gydag utiarddeg ar hugain o wageni, ac oddeutu dau cant a deg 
a deugain o Saint; y cwmpeini cyntaf a ymfudodd o Lloegr, 



UDGORtt 8E10N. 


>07 

'crwy y Drysorfa Ymfudol Hnrhaus; a chtfodd eu djfodiad éi 
roesawä gyda’r mynegiadau mwyaf o lawenydd gan y Saint yn y 
Dyffryn, a’i ateb yn palonog gan y Gwerayll. Mae trynorfeydd y 
Cwmpcini Ymfudnl yn ddiogel, mewn stock, wageni, &c. ; eilhr 
gwna prinder arian rwyetro y Cwmpeini rhag rhoddi y cynnorth 
wy bwnw i’r rbai peilenig, y Gwanwyn dyfodol, ag a ailem 
ddymuno; eithr na fydded i neb laesu eu hvmdrccl>iadau droa y 
Cwmpeini, a mwy fvth fydd yr help pan y dclo. 

Chwecb o’r Henuriaid a benodwyd ar geuadiaeth i Ewrop yn y 
Gymmanfa yn m:s Ebrill, a gychwynHsant a r y 4ydd o Fai, aef, 
John C. Arrastrong, T. Margetts, J. Darling, Georgc Fenn,T. B. 
Brodcrick, a John Burker; a dau yn ychwaneg, y rhai a gan 
iatüwyd i aros hyd yr hydref, a acthant yn nehwmninoth y pen 
adiaeth ddiwcddar. 

Yr Ilenuriaid hyny a henolwyd ar geuadiaethau trnmor yn 
Nghymraanfa raia Awst, ac md aethaut yn ddwyroiniol, a ddya- 
gwylir i gyebwyn ar hyd y ffordd ddebeuol i GHliffornia, ar ddydd 
IJon uesaf, Hydrcf 18, a c hwylio o San Fraucisco. 

Dechrcuodd Cyminanfa inis Ilydref ar ddydd Mercher, y 
6íed o'r mia hwn, u therfynodd ur y Sul canlynol. Yn ystod yr 
holl nmser, cafodd y Tubernacl ei orlenni, a chafodd y rhan 
fwyaf o’r araser ei drculio i bregetliu, d ysgu, aimog, ymprydio, 
gwoddio, moli, a diolch, a gweinyddu y eatruuienl; ac am ran o’r 
araser, cafwyd pregelhu yn ychwanegol y tu allan, er rawyn y 
lliaws na alleut gael lle yn y tý. 

Penodwyd yr Henuriaid Elain Luddingion a Le?i Savage, 
ieu., ar gcnadiaclhau i Siatu, yn Ue Slerne Hotcbkiss a Harlow 
Itedliel'), y rhai ydynt yn aros gartref. Y Brif- Ly wyddiaetb, y 
Deudtirg Apostol, a swyddogion y gwahanol gorwinau, a gym- 
merudwywyd yu eu gtvalianol alwedigaethau, yn ol rheoleiddiad 
blaenorol, trwy bleidlais unfrydol y Gymraanfa, yr hon a bleid- 
leisiodd hefyd i ddechreu y Deinl y Gwanwyn nesaf. 

Mae newyddion cysurlawn oddiwrth yr holl arorywiol gonad- 
iaetliau ar y ddaear ; raae lluoedd yn credu ac yn cael eu bedyddio 
er maddeuant; tra y mae y rhai drygionus yn gwrthwynebu; ac 
raewn rhai lleoedd, yn erlid y Saint, yn dinystriu eu heiddo, eu 
gyru o'u cartref-leoedd, ac yn cyhoeddi pob matb o anwireddau 
aoi daoynt. Gadewch i*r rhai drygionus amrafaelio â’r rhaí 



IOS 


T3DGORN SEION. 


drygionu9 ; a thra y byddunt hwy yn ainraftielio, bydded i'r 
Henuriaid bregethu yr Efengyl i’r rhai hyny a gredant, fel na 
chaffu y gwaith ei rwystro; a lle na allo y Saiut fyw mewn 
heddwch, uc addoli Duw yn ol cyfarwyddiadau cydwybodau eu 
hunain, y rhai a olcuir gan ysbryd y gwirionedd a dadguddiadau 
Iesii Grist, gallant ei dderbyn fel arwydd ei fod yn bryd iddynt 
gyfodi a ífui i Seion; i ddyfod adref, i ddyfod i wlad yn mhlith y 
bryniau tragywyddol, yr hon ni chwennychir gau neb, ond y 
Saint; a chanddynt hwy, fel y trigont mewn heddwch, ac y 
mwynhaonl grefydd y nefoedd, a daioui eu Uafur. 

Mae y gwahoddiad i bawb, i bob cencdl, llwyth, ac iaitb, ag a 
gredant, a edifarhnnt, ac a fedyddier, ac a dderbyniant ddawn yr 
Ysbryd Glân, trwy osodiad dwylaw — Denwch adref; deuwch i 
wlad Joseph, i ddyfirynoedd Epbraim ; gan deithio roegys y 
cyfarwyddir chwi gan Lywyddiaeth yr Eglwys yn y genedl yn 
mhlith pa un yr ydych. Y rhai hyny ag ydynt yn gyfarnydd ag 
hinsawdd twymn, ac sydd yn cael y cyfleusdra, a ullant deitbio i 
Califfornia, a chymmeryd cynghor gan y Llywyddiaeth yn San 
Bernardino; a chaiff y cyfryw eu hunain yn agosach adref, os 
tiriant yn San Diego. Y rhai hyny drachefn ag ydynt yn gyfar- 
wydd ag hinsawdd oer, a allant deithio trwy New Orleaus, lle y 
cant yr Henuriad John Brown, yr hwn a ddanfonasom ni i 
gynghori y Saint ar eu dyfodiad ; hefyd, yr Hennriad Horace S. 
Eldredge, yn St. Louis ; a’r Heunriad Henry Miller yn Pat 
tawatoroie. 

Dewch i fyny i adeiladu tý yr Arglwydd, O chwi Saint, o bed- 
war c\vr y ddaear; canys fel y casgla iar ei chywion, y mỳn yr 
Arglwydd Iesu Grist eich casglu chwi yn y dyddiau diweddaf 
hyn ; ac yn awr yw yr amser i chwi ddyfod,tra y mae cenedloedd 
y ddaear mewn heddwch, a llawndid yn gordoi y tir. Nis gwydd- 
och pa mor fuan y caiff eich ffordd ei chau gan y cleddyf, ueu ei 
rhwystro gan law newyr.; canys dywedai yr Iachawdwr, tra yraa 
ar y ddaear, y byddai rhyfeloedd a newyn, íe, tywalltiad gwaed 
a darfodedigaeih ar wyneb yr hoil ddaear; eitbr nis creda y 
cenedloedd hyny hyd nes y delo arnynt. 

Gwrandewch ar lais eich athrawon ; gwrandewch ar gynghor 
Henuriaid Israel, y rhai a ddanfonwn atoch; canys yn gymmaint 
ag mai hwn yn ddiau yw gwaith yr Arglwydd, â pha un yr ydych 
yn ymwneyd, chwi u gewch eu geiriau yn llusern i’ch traed ac ya 



Hewyrch i’ch llwybr, a*r Ysbrjd OIÄD u bfetwjlia gjdâ j rbti 
hjnj h fjddtfnt bvw jn uoû' á’u hyilurddiaduo , ac h.vdernu ua 
fjdd goDjm i ddjwedjd wrthych chwi, fel jr Apustol gjni wrth j 
Suint, “ Y ìnae i chwi feistri lawtr, cilhr jchjdig o dadau." O 
chwi Honuiiuid Israel, bjddwch vn daduu i dtulu j ííjdd. Cbwi 
fugeiliuid Isracl, porthwch ddîadell Duw ; u cheisiwch wnevd ei 
ewjllja ef, ac nid eiddo eich h inain, yn mhob peth ; a djagwoh 
j Saint i fod jn ddarostyngedig i’r uwdurdodau ug sjdd, pa lu 
bjnag y bjddont. 

DyddeJ i’r Suint cyfoethog ga«glu y tìodiou, a'u cjnnorthwjo i 
fyned adref ; a bjdded l’r tlodiou roddi eu hyairwyiuiudau i ad- 
dulu yr unrlijw mur fuan ag y cjriiaeddunt adref ac y caíTout 
fodd; u bjdded iddjut helpu eu hunam hjd eithaf eu gallu, a 
pheidio jmddibjnu or j cyfoothog. Pe bjddai jr holl Saiut 
raewu unrhjw dejrnas, uou gungen o’r Eglwys, mur brjderus am 
daiijnt eu hunuin ag j muo vr Iosu aui duuynl hwy ; a phe 
byddent oll jn unol mewn flyiid a moddion megys calon un dyu, 
hwj a gaent ddigon o fodd i*w helpu oll i Seion lieb goll amwr ; 
tra j bjdd i'r rliai u allaut ddyfud, ac a dJysgw jliant am weli 
umser, inwv o fodd, ac esmwythach cerbjduu i’w cludu, ddysgwyl 
yn ofer; ac os cant wrthddrych eu hymchwiliad, Jiwv a’i cant 
tiw y dristwch a llawer o drallod. 

Mue ttruum eisieu lliwiau, olew, gwjdr, syth dces ( putty ), 
hoeüon, tŷ-udduruiudaii, hadau ut ghdJiau a phub ifrwjlhau 
dewisol, lljsieu, a blodau ; peiriunwaith cotwm a gwlun, a phob 
rnalh o beiriannau at arbed gwaîih. Y mae eisieu tri jn rhagor o 
beiriannuu cribo j tjmmor nesaf jn v DyíTryn. Mae iuarchnad dda 
vimt i uurhjw gy Üuw nder o ddefaid ac uniíeiliaid ieuainc. Mau 
eisieu hanner cuu tunell o edafedd cotwm j f \ n \ d hresennol at 
wuith teuluaidd. Pwj a ddwg y pethau bvn ? Vr holl Saint. 

Djgwch vr oll o'ch ariun a’ch aur gweddill; meini gwerthfawr, 
a phethau cjwrain, a hynutiaelbau, a phob pelh a wusanaelha i 
adeiladu, ardderchogi, ac addurno Teml v Goruchaf; a chyda 
chalonau gostyngedig ac addfwjn, a gweddi, a mawl, ac ympryd, 
a diolchgarwch, deuwch i fjny i gymhorlh yr Arglwjdd yn 
erbyn y cadarn, a chwi a dderbyninch eich gwobr, mewn ordin- 
hadau, niewu bendithion, ac mewn iachawdwriaeth. Ac jr vdjm 
yn gweddio ar ein Tad nefol ara iddo gjnlijrfu eich calonau at 
weithredoedd cyfiawnder, a’ch arwain â’i Ysbryd vn wastadol. 



110 


UTHîORN seiok. 


a’ch galluogi i aros yn ei gyfraith, hvd oni pherfloithir, ac y 
parotoir chwi erbyn swper neitiiior yr Oen, yn enw Iesu Griít. 
Amen. 

Brigham Young, 
IIeber (j. Kimball, 
WlLLAUD RlCHAItD». 

Dinas y Llyn Halcn Fawr, Ujd. 13, 1852. 


PREGETH, 

A draddodiot/d gan y Llywydil B. Young , yn y Tobernacl , Dinas 
y Hyn Halen Faicr, Awst 8, 1852. 

(Parliad o rtud. 95.) 

Ml a gymmeraf i fyny ran arall .o’m pregeth, trwy sylwi fod 
ychydig o ddynion ar y ddaear, wedi cael cyfran o wirionedd 
yma a thraw, ac wedi ei uno â'u doethineb eu hnnain, a dysgu y 
byd fod yr Arglwydd yn bwriadu acliub holl ddynolryw, nad pa 
beth a wn;jnt. Mae rhai ereill yn cymmeryd gafael yn yr eg- 
wyddorion Calfiuaidd; daliant allau fod yr Arglwydd wedi rhag- 
arfaethu v peth hwn, y peth hwna, a’r peth hwnw, a dadleuant 
yn egniol fod yr Arglwydd wedi arfaethu a rhag-ordeinio pa heth 
bynag a gymmero le, ac yna i tfwrdd â hwy. Yna daw un arall 
yu mlaen gydag iachawdwriaeth rad i bawb; y inae efe wedi dal 
yr egwyddor hono, — ac yua ymaith â hwynt ol!, gan ddibrisio 
pob peth arall, ond yn uuigy gyfran fychan y mae pob un wedi 
oi neilldno iddo ei hun. 

Hyn sydd yn peri yr anghydfod yn y byd crefyddol. Yrydym 
yn gweled plaid yma a phlaid acw, yn gwaeddi, Wele yma, ac 
wole acw, ac y inae y bobl yn amrafaelio yn chwerw â'u gilydd, 
cenedl yn erbyn cenedl, cymdeithas yn erhyn cvmdeithas, a dyn 
yn erbyn dyn, y naill yn ceisio dyfelha y 1U11, neu eu dwyn 
ìiwynt i gredu yn y gyfran fechan hon o albrdwiaeth, ag y mae 
pob un yn feddwl eydd yu iawu. Y mae vn iawn morbell ag y 
mae yn myned. 

Mae dyn vn cael ei wneyd yn oruchwyîiwr iddo ei hun gerbron 
ei Dduw ; mae wedi ei gorffoli i'r unig ddyhen, fel y gallo 
ddyfod yn gyffelyb i’w feistr. Yr ydych yn cofio geiriau uu o'r 
apostolion, sef pan welwn ef y byddwn debyg iddo; a thrachofn, 
ni a fyddwn yn Dduwiau, sef meibion Duw. A ydycli yn darllen 
y ìi rhywle, y cawu feddiai.nu pob peth ? lesw yw y bruwd hynaf, 
a chaiff yr holl frodyr eu cyfran gydag ef; ie, cyfran gyfartal, 
yn ol eu gweithredoedd a’u galwedigaeth, a hwy a goronir gydag 
-ef. A ydych chwi yn darlleu am y fatu heth à bod yr Iesu yn 
gweddio, ar fod y saint yn un gydag ef, roenys y mae’r Tad ac 
rntuu yn un r Mae y Beibl yn llawn o atlirawiaeth felly, ac nid 



l'DGOntf SEION. 


III 


ops dlra niwod yndJi, cyhyd sg y byddo yn cytuno à’r Tcsttment 
Newydd. 

Mi a barhaf y pwnc ag wyf yn drln yn awr. Man yr Arglwydd 
wt?di oich creu chui a minnau er mwyn dyfod yn Dduttiau fel ei 
hunnn, or ol i ni gacl ein profi yn ein cytlwr preteunol, a bwd yu 
flfyddlawn yn yr hull bethau a onoda efe yn «in mt’ Idinnt. Ni • 
greuwyd ac a anwyd yn unig er mwyn tyfo i fynv o scfyllfa iscl 
dynoliaeth, i ddylud yn Ddnwiau fel ein Tad yn y irefoodd. 
Dyma’r gwirionedd ynghylch hy ny, yn uniun írl y niar. — Mao 
yr Arglwydd wedi corffoli dynoiryw i‘r unig ddybrn o gyuDtddu 
yn y dealltwriaeth a’r gwirionedd hwnw, ag sydd gyda Duw, hyd 
nea y byddunt yn ailuog i greu bydoedd ar fydut-JJ, a dyfod yn 
Dduwiuu, ie, yn feibion Duw 

Pn gynnifer a gant eu breintio felly ? Y rbai hyny a onrbyd 
oddant y Tad a*r Mab ; y rhai hyny a ddetbyniant yr Yabryû 
G)àn,ac a fuwrhant eu galwedigaelh, ac a grir yn bur a santaidd, 
hwy a goronir yn mhresonnoldeh y Tad a’r Mab. Pwy arall > 
Diin nob. Pa beth sydd yn dyfud o*r holl rai ereill ? À ydyrh 
yn myned i‘w iiwrw i Iawr, a’u soddi i waelod y pwl! diwaelod, i 
fod yn angylion i ddiafol ? — Pwy yw ei angylioo ef? Nid uii 
dyn na dynes, os na fydduut yn derbyn efengyl yr iaohawdwr 
iaeth, ac ynn yn ei gwadu, a throi yn hollol oddiwrthi, gan ab- 
erthu iddynt eu liunain Fab Duw o’r newydd. Hwynt-hwy yw u 
unig rai n ddyoddefant ddigofaint Duw i bob Uagy wyddoídeb. • 

Pn faint a gymmer i barotoi dyn neu ddynes, neu unrhyw fôd, 
or dyfod yn angvUun i dJiafol,i ddyoddef gydag of i bob trsgy- 
wyddoldeb ? Yn union yr un faint ag u gymmor i barotoi dyn 1 
fyned i’r deyrnas nefol, i bresennoldeh y Tad a'r Mab, ac i gael 
ei wneyd yn etifedd i'w doyrnas, ac i’w holl ngoniaiit, a chael ei 
goroni choronau u ogouinnt, Hnfarwoldeb, n hywydau tragy. 
wyddol. Yn awr, pwy a ddemnir i bub tragywyddoldeb ? A 
gailF rhai o'r lleill o ddynoi-ryw? Na chant? — dira un o 
honynt. 

Cailf hyd y nod y paganiaul ag oedJym yp siarad arc danynt* 
os oes gnndJynt gyfraitîi (nid yw wahnniaeth pwy a’i gwnaeth)* 
ac os ydyut yn gwneyd y goreu a wyddant f 1e, hwy a gant ogon- 
iant ag sydd lu hwut iVh aragyffied, wrth unrhyw ddesgrìfìnd u 
allwn i roddi ; nis gellwch ddirnad y gyfmn loiaf o ogonÌMi.t 
Dow, yr hwn a barotodd i'w groaduriaid, gwaitli ei ddwylaw ; 
cunys y bubl hyn ng ydynt yn oistedd gcr f% inron, y rhai ydynt 
feibion u merchoJ, yn gyfreithlawn felly, o eiddo eiu Tad yn y 
nefoedd, a dJcilli.<sant o]Ì oddiwrtho ef; ni ddaelh i galon dyn i 
amgyffred yr hyn o barotodd efn îdJynt 

Danfonodd yr Arglwydd ei efeugyl at y bobl ; efe a ddv wed 
odd, Mi a’i rhodduf i'm nub Adda, oddiwrth yr hun y gx%’naeth 
Melhuseiah ei derbyn; a Nuah a'i derhyniodd" oddiwrth Methuse- 
lfllì; a Melchiseder a’i gweÌntJdodd i Abr«ham. — Yn nyddiau 
Noah, y bobl yn gyffredinol a’i gwrtbodasant. Yr lioll rai hyny 
ag a ddafcthant yn hysbys o’i hegwyddorion, û thrwyddi a wnueil 



m 


LiDGORH SEION. 


yu adnahytldii.s â, ac a brofasant allu iachawdwriath, ac a droU 
sunt yraaith oddiwrthi, a aeihant yn angylion i ddiafol. 

Bydded i ni gymhwyso hyu yn uniongyrclioì atora ein hunain, 
v rliai u dderhyniasora y gwirionedd, ac a brofasoin air duionus 
Duw. Ilyddcd i rai droi o amgylch gyda chwi, a’i wrthod, a 
dysgu i’n p.ant ei fod \ n anwiredd, dy sgu yr unrhy w i'u cyni- 
raydogioii, a i fod yn ddigrifìaetb i’n syuwyrau ; bydded i ni 
wadu yr Arglwydd a’u prynodd, a pha both fydd y canlyniad? 
Kin plant a dyfent i fyuy raewn augbrediniaeth, a’r pechod a 
virpbwysai ar ein peuau ni. Meddyliwch ein bud ni yn Üydd- 
lawn, ac ua chreda y hobl ein tyatiolaelh, ni a dderbyniwu ein 
gwobr raegys pe byddent yn ei chredu. 

Meddyliwch ara drigolion y ddaear o’m blaen i, y rhai hyny 
ag ydyut wedi marw, pa belh a ddywedwn ura danynt ? A aeth- 
ant hwy i’r nefoedd, neu i uOern ? Y inae yraadrodd gwr doeth 
yn y iieibi fel hya:— “ Pwy a edwyn ysbryd dyn yr hwn sydd 
yu esgyn i fyuy, uc ysbryd anifei yr hwu sydd yn disgyu i 
waered.” Mae gan \r oll ysbrydoedd, rai a feddyliwn, wrth byn. 
Drachefn, y mae ymadrodd arall, — “ Yr Arglwydd a roddodd, a'r 
Arglwydd a gyiuraerodd ymaitb, a bendigedig fyddo enw yr Ar 
glwydd.” Mae dyn yn raarw, ac y uiue ei ysbryd yn rayned 
at Dduw yr hwn u’i rhoddodd. Mae yr boll bethau hyn o fewn 
cyrhaedd-uod pregeth yr efengyl ; inac yr holl egwyddoiiou hyu 
yn gynuwysedig yn rahregeth fawr yr efengyl. 

Pa beth a ddywedwn heb fyneJ i’r ysgrythyrau oll ? Pa le 
raae ysbrydoedd y bobl liyn yn rayned. pan roddaut i lawr eu 
taberuaclau? Mucnt yn myned i breseuuoldeb Duw, ac y inaeni 
wrth ew yllya yr Hollulluog. A ydynt yn rayued at y Tad a’r Mab, 
ac yn cuel eu gogoneddu yno ? Nac ydyut. Os yw ysbryd yn 
inyued ut Dduw yr hwn a’i rhoes, uiJ yw yu aros yuo. ^ r ydym 
ni yr holl araser yn mhresennoldeb Duw ; eithr nid yw ein bod 
ni yn mhresennoldeb yr Arglwydd, yn ei wneyd ef yn ein pre- 
sennoldeb ni ; ystyrir fod ysbrydoedd dynion yu myned i bresen- 
noldeb yr Arglwydd, pan y raaent yn rayned i’r b)d ysbrydol. 

Y prophwyd a rydd ei gorff i lawr, a rydd ei fywyd i lawr, ac 
y ni ae ei ysbryd yn rayned i fydyr ysbrydoedd ; raae erlidiwr y 
prophwyd yn raarw, ac y mae yn rayned i Hades. — Os awu yu 
ol i'n maiu wlad, ni a gawn yno y cyfiawn a’r drygionus. 

Os uwu yn ol i’u rnam wlad, y Taleitliiau, ni a gawn yno y 
cyfiawn, ac a gawn yno y drygionus; os awn i CalitTornia, ni a 
gawn yno y cyfiawn a’r drygionus, \ r oll yn trigo yngbyd ; a 
phau y byddora yn inyned tu draw y llòn hon, a gadael ein cyrff, 
V rhai gyramerwyd o’r fara ddaear, a’r rhui y rhaid iddynt 
ddychwelyd, bydd i’n hysbrydoedd fyned tu draw- i’r llèn ; yr 
ydyrn ni yn uiyned lle raae saint a pheehaduriaid yn uiyned ; 
rnaent oll yn myned i’r un lle. A yw y diafol yn caol gallu dros 
ysbrydoedd y cyfiawp.iou ? Nac ydyw. Pan fyddo efe yn darfod 
à*r ddaear hon, y raae wrth hyd ei gadwyu. Nid yw yn cael ond 
yn unig awdurdod a llywodraelh ar y ddaear hou, perthynol i’r 



CDGORN ftfttON. 113 

tabornncl marirol h«rn ; a phon yr elom ni tu fewn i'r llèn, ▼ 
roto'r oll yn mhreiennoldob Duw. l*o bolli a dd ywedodd un o'r 
rhai gynl? “I ba lo yr nf oddiwrth dy v%bryd f nc i b» le ▼ 
ffoaf o’lh ẃydd ? o« dringaf i’r nrfoodd, yno yr wyt li : o* 
cyweiriaf fyngwely ynufforn, wele di yno. l*e ryromerwn adon- 
ydd y wawr, a phe trignn yn eithafnedd yddaear; yna befyd 
y'm tywyaai dy luw, nc y'm duliai dy ddeheulaw.*'— P* le y roae 
terfyu ar ei ullu ef? Y niae Efe yo hnllalluog, ac yn llanw y 
gwagle, trw\ ei oruchwylwyr, trwy ei ddylanwad, trwy ei yshryri, 
a tbrwy ei weinidogion. Yr ydym yn ei hreücnnnldrb rf yno, 
megys yr ydyrn yma A yw y gelyn yn cael awdurdod or y cjf* 
iawnion ? Nac ydyw. l*a le y mae yabrydoedd yr annuwioP 
Y marnt yn ngharchar. Pa le y mae yabrydoedd y cyfiawnion, y 
prophwydi a'r upoHtolion? Y maent yn ngbarchur, frodyr ; dyna 
lle y maent. 

Yn awr, gadewch i ni sylwi ar ychydig o brofiad. rhag i rai o 
honoch dasgu ohlegid y drychfeddwl fcwn. I’a fodd yr ydych 
chwi yn teitnlo, snint, pau fyddoch wrdi eicli lleuwi pnn allu a 
chariud l)uw ? Yr ydych mor ddedwydd ag y gall eicli cyrff 
oddef. Pa heth fvddai eich teimladau, a thybied cich bod yn 
ngharchar, ac yn llawu o nliti a choriad Duw ? a f\ddcch chwi 
yn annedwydd ? Na fyddech. Meddyiiwyf y byddai carcharau 
yn halnsau, pe tri^ai yr letu yno. Profiad ydyw hyo. — Mi a «n 
e» fod yn ddrycbfeddwl syn i ddweyd fod y prophwyd ac erlidiwr 
y prophwyd, yn ntyned i garchar ynghyd. Pa beth yw sefyilfa y 
cyfiawnion ? Y mutut h« v yn feddianuol ar ysbryd yr Iesu, 
galin Duw, yr hyn yw eu nefoedd; gwna yr íesu welnyddu 
iddynt ; gwnu angylion weinyddu iddynt ; a hwy a gunt y fraìnl 
o weled u dcall niwy n.'t chwi a minnau yn y cnawd j eithr nid 
ydynt hwy wrdi cael eti cyrff etto, ac o ganlyniad y inacnt yn 
ngharchar. l*a b.*yd y cgut eu coroni, a'u dwyn i bresennoldeb y 
Tad a'r Mab? Dim hyd nes y byddont wedi cael en cyrff; dyroa 
yw eu gogoniant. Er tnwyu pa beth y bu y merthyron bantaidd 
farw > () herwydd yr addenid o dderbyn cyrff, sef cyrff santeidd- 
iedig, yn raoreu yr adgyfodiad. Er mwyn byn y buont fyw, ac y 
dyoddefasant yn amyueddgar, ac er mwyn byn y buont farw, 
Yn mhrosçnnoìdeh y Tad a’r Mab, nis gullant hwy hreswylio, 
a cbael ©n coroni, hyd nes y byddo gwaith prynedigaeth y eorff 
a'r ysbryd wedi ei gwbüiau. Pa beth yw seíyllfu y drygionus ? 
Y’ maeut yn ngharcbar. A ydynt hwy >n ddednydd? Nac 
ydynt. Y maent wedi myned tu draw v llòn, i’r tnan lle y mae 
llëo y gorchudd yu cacl ei gymineryd oddiar eu denlltwriaeth. 
Maent yn llwyr ddeall eu bod wedi erlitl y Sanct a’r Cyfiawn, ac 
▼ maent yn teioilo digofuint yr Hollalluog vn gorphwys arnynt, 
gan ofnadwy ddysgwyl am derfyniad oluf eu dedl'ryd gyfiawn, i 
fyned yn atigylion i ddiafol, yn union yr un fath ag y roae yn y 
byd liwn yn gywir. 

A oes gallu gan y diafol i gystuddio a thaflu yr ysbryd i boen- 
cdigaeth c* Nac ocs. Yr ydyni wedi cael yr orocbafiaetb aruo ef. 



U4 L'DGORN SEIOIf. 

Yn y byd hwn yn imig y mue gallu ganddo ef i achosi írallod ne 
afiechyd, poen a chaledi, tristwch, ing, a siomedigaeth ; eithr pan 
yr eìom yno, wele! y niae gelyn yr Iesu wrth liy.l rowyaf ei n*ul- 
wyn; y inae wedi dnrfod ei waith o boenydio ; nis gall ddyfod 
dim yn mhellach; yr ydyro allan o’i gyrhuedd, ac y iuae'r ryf. 
iawn yn huno raewn heddwch, tra y mae yr ysbryd yn pryderus 
edrych yn mlacn at y dvdd,pati ddywed yr Arglwydd, Deffrowci», 
fysaint; yr ydych wedi huno yn ddigon hir ; neu ynte fe gân 
udgorn l)uw, a’r Uwch « ysglyd a gyfodant. a’r yahrydoedd absen- 
nol â ddychwelant i gael eu liuno á’u cyrff; a hwy a ddeuat.t yo 
bcrsonau o dabcruacl, megys y Tad a’i Fab, Icmu ürist ; îe, yu 
Dduwiau yu nhragywyddoldeb. 

Flwy h cdrychant vn mlaen gyda phryder inawr at y dydd 
hwnw, ac ni fydd eu dedwyddwch yn gyûawn — ni chyrhaedd eu 
gognniiuit ei derfyn eithaf, hvd nes y byddant wedi myncd i bre- 
sennoldeb uniongvrchol y Tad a’r Mab, i gael cu coroni. mepys 
ag y caiff yr Icsu, pan fyddo y gwaith wedi **i gwhlliau. Pan 
fyddo wedi ei ddirwyn i fyny, y testun wedi ei hregethu, yn ei 
holl ranau, perthynnl i brynedigaeth y hyd, a diben terfynedig 
pob petb, yna yr Iuchawdwr a gyllwyna y gwaith i*r Tud, gnu 
ddywedyd, Fy Nhad, roi n gwblheuis y gwaith a roddaist i mi i'w 
wneuthur; a’r Mab a’i rhydd i fyny i'r Tad, ac yna i fod yn 
ddarostyngedig iddo, ac yna efe a goronir, a dynu’r amsery coron- 
ir chwithau a ininnau hefyd. 

Ni a sylwn, wrth hyn, fod holl genodloedd y ddaear, oddieithr 
y rhai hyny ag ydynt wedi gwrthgilio oddiwrth efenevl yr iach- 
awdwriaeth ; pob mab a roerch i Adda, oddieithr y rhai hyny ag 
ydynt wedi gwadu yr Ysbryd Glân, ar ol ei dderbyn, — wcdi eu rhoi 
yn ngharchar gyda’r Ueill o honynt, gyda phrophwydi, offeiriaid, 
a saint. Meddyliwch pe byddem yn dyfynu ychvdig o vsgrythyr 
ar y pwynt hwn. — Bu Icsu furw er gwaredu y byd. Á orwedd- 
odd ei gorff yn y beddrod ? A adawodd ei ysbryd ei goríF? Do. 
— Chwi a ellwch ofyn, pa le yr aeth ei ysbryd ? Nis gwn y 
gallaf íì ddweyd yn well wrthych nag y dywedodd yr hen upostol 
am dano ; efe a ddywed iddo fyned i bregetlm i’r ysbrydion yn 
ngharchar. Pwy yw y rbai yr acth efe atynt i oregetbu ? Y 
bohl ag oeddyn byw cvn y diluw. Efe a bregethudd yr efengyl 
iddynt hwy yn yr ysbryd, fel y bernid hwy yn ol dyuion yn y 
cnawd. 

Pa betb a gawn ddywcdyd am y bobl ag syid yn byw yn y 
bedwaredd ganrif ar bymtheg ? Pun fyddo rliywrai o henuriaid 
neu apostolion Saint y Dyddiau Diweddaf yn marw, ac yn 
gadael y byd hwn, digon yw dywedyd, bod eu hysbrydoedd yn 
myned i’r carchar hwnw, ac yn pregethu yr efengyl i’r rhai byny 
a fuont feirw c.yn cael ei chlywed ; a chaiff pob ysbryd ei farnu 
yn union yr un fath â phe byddai fyw yn y cnawd pan 
oedd cyflawnder yr efengyl ar y ddaear. Arweinia byn at 
bwnc y galluoedd achubol a chadwedigol a feddiannir gan y 
«yfiawnion; eithr nid oes amscr genym y boreu hwn i sylwi 



tnoORN 8BION. 


U* 

»rno; dJí?on tw dywedyd fod inchawdwyr yn dyfod i fyny, yn y 
dyddiau diweddnf, nr fynydd Seion. 

Yr wyf yn dywedyd hyn am bob mnh n merch i Adda, pro- 
phwydi, oíTeiriaul, a’r rl»ai hyny n laddodd y prophwvdi f eu bod 
oll yn myned i «Hrchar; mae henuriaid yr cglwys hon yn myned 
yno, «c yn pnrhau eu gwuilh yno; a macs o Inw chwi a gewch 
weled Seion wedi ci geiredo, nc iachnwdwyr yn dyfod i fyny ar 
fynydd Seion. Fe cld<tw vr hcnuilaid ffyddlawn, >»an fvncd yn 
nilaen gydai; ordinhaduu l)uw, f**| y ^allo ein hcnnhaid. a'r holl 
rni n fuont feirw yn lUenorol i adienud yr cfenRyl yn y dyddian 
diwedduf hyn, guel cu gwuredu. 

Yn nwr, chwi henuriaid Inrael, p in ddywedoch i Jobn Wcaley 
fvned i uflcrn, dywcdwrh i Joseph .Siuilli fyned yno hefyd. !*«»» 
ddywcdoch ynehtlch JmJu- Inari< t yn myned i ulírrn, d ywcdwch 
i’r Ic«u fyn»ni yno hefyd. Nia gall v hyd weled yr oil o brcgelh 
yr efrngyl ar un olwg; nit gailaut oud yo utiig gimineryd i fynr 
ychydig ynm ac ychydig a« w Mae V rhai ag aydd yn ei deall 
o’r dochreti i’r diwcdd, vu gwyhod ei hod mor union ag y gellir 
iynu llinell. Nis gellwch gad • wmp.iwd nr r dd iear, ag avdd yn 
eifolrio m<*r "Y'i'hwy* A threfn efengyl vr in. h awdwriaeib. Y 
inne ganddi Ih at bob poth, a hi n e*»vd hoh peih yn ei le. II ne 
yn rhanu, ac yn doarauu t ar yn rh i *i i boh rhan "’r leulu dyuol, 
niegys ag y mae amgylchiadsu yn gofyn. 

Ein gwaith ni ydyw cael gwarc«l u’r trad.lod .id bwaw, vn mha 
un yr ydym weili «iu h uugau, jc hy Jurddi eiu piant yn y Jfordd 
y dylcnt rodio, fcl pan hrn.M.Uiont, nad ymadawonl A hi. Fiicb 
rhugorfraiut chwi a minnan yw ni'wnlmn g weledigaethau ysbryd 
yr Arglwydd, pob un yn ei lr» fn ei hun, yn union fel ag y moe 
yr Arglwydd wedi ei urdcitiio. fei v gwyp.i pob dyn a dyoaa dro*. 
tynt hu huuaiu, os hyddanl \ n gwnuthur yn iawn, yn ol cynllun 
muwr yr iachawdwriaclh. Nid wyf ou.l nedi cjffwrdd ychvdig 
•V phregeth fawr yr efen«v»,ac y mne’r aniscr wodi dod pau y 
rhaid i nì derfynu ein cyfarfod ; felly, bendilhisd yr ArgiwyJil 
Dduw Israel chwi, yn enw Icsu. Amen. 


AT Y SAINT YN EWROP. 
oan nhh B. u. *MJ*. 

Cliwi Saint arosedig yn Ewrop, 

Lle’r ydych ar wasg ir yn byw ; — 

Gras, hedd. a tiirugaredd boed ichwi, 

Ürwy nerthoedd gwybodaeth ein Duw. 

Byrdwn. 

Dewch, dewch, i fwyn cdìoedd yr Israel ; 

Dewcb, dewch ì’r gorllewin i dref; 

Dewch, dench i ddyffrynoedd hoff Epbraim; 
Dewch, dewcb i etholdir y nef. 



UDGORN SEION. 


11 $ 

Ha! Seion, ei sain sy*n eangu — 

A’i llòni a dnenir yn fwyn : 

Ei beddwch i glydwch arweiuiwyd, 

Lle nas gall cenedinedd ei ddwyn. 

Dewch, dowch, &o. 

Ein maesydd yn gnydiog sydd yma, 

Llawnderau o weuith « chàn; 

Trysordy yn nrlnwn o HYwyihau 
Dihaful i gynnal y gwan. 

Dewch, dewoh, &c. 

Y Deml, pan ei hadeiladwn 

Yn santaidd i’r Ari>lwydd ein Rhi, 

Bendiihion y bur OffeirÌHdaeth 
A dítl ar ei ganfed i ni. 

Dewch, dewoh, &c. 

Gan hyny, ymddygwn yn ffyddlon, 

I weitliio dros feii won o byd, 

Mal bo gwaith y mawr adgyfodiad, 

Drwy holl genedìaethau y byd. 

Dewch, dewch, &c. 

Cyf. Idloes. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Ffydd iachus vw y d lu winyddiaelh oreu, cvd wybod dda yw 
v gyfraith oreu, a chymmedroldeh yw y fcddyginiaeth oreu. 

Hwyliodd yr Henuriaid George Ilalliday, Abednego Jones, 
William Parry, a Jolin Davies, yr oll yn lywyddion Cynnad- 
leddau, gyda chwmpeini o 314 o Saint, ar fwrdd y Jersey, ar y 
óraed o’r mis hwn. Yr oedd yn y nifer uchod oddeutu 200 o 
Gymry. 

Apwyntiwyd John N. Jones, hcnuriad teithir.l o Gynnadìedd 
Ddwyreiniol Morganwg, i fod yn Llywydd ar Gynuadledd Sir 
Fílint, yn lle y braml William Pariy. 

Cymmanfaoedd y Gogledd — Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint, 
ar y J3eg o’r mis hwn ; Sir Ddinbych, ar y 20fed ; DyfTryn Con 
wy, ar y 27ain ; a Sir Feirionydd ar y 6fod o Fawrth. 

Tamadad o Chwef. 4 hyd Chwef. 10— Cangon Gymreig 
Liverpool, £2 7s; Dinbycb, £ \ ; Pontytypridd, 8s 3c ; Aberarn- 
man, 6s ; Hirwaen, £f 5s 7c ; Merthyr, lOs; Llanfabon, 3s; 
Aberdar, £l (Ion. 31).— Cyfanswm, £6 19s lOc. 

er Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadau, 
Juhn JDaviì, Printer, john's Street, Georyelown, Sierthyr. 


I . D»T1S, ABORAFFYDD, II EaT HYR-TYDFÍL. 



UDGORN SEION, 

NBO 


&»rmi ji cŵunt. 



Rhip. 8.] CHWEFROR 19, 1803. {Cvp. V. 


PUEOETH ARAI.f. GAN Y f.LYWYDD R. YOUNG, 

A dradAodwij l ar drit/dd Sul, Atcií 13, 1852, mctrn ffordd o barhad 
ar y pirnc a driniodd y Sul blacnorol. 

Yr wvf yn hydrrus fv mod yn c»pl pwcddìnu y »»in(, a ffydd y 
rh«i hyny sydd yn feddisnnol »r ffyJd. Anfynych j dymuuaf ar 
i’r sant wcddio drosof, oblcftid yr wyf yn cu barnn hwynt wrthyf 
fy hun, gyda barn gyfiawn; yr wyf fi bob nmseryn gwcddio 
dros y »aint, n thybiwyf eu bod hwythau, mcwn fforJd o oJ-Jnl- 
iad,yn gweddio dro9 yr holl ffyddloniaid ; «c o ganlyniad, yr wyf 
finnnu yn csel rhan o'u gwcddiau. 

Yr wyf yn cofio ain yr hvn a ddywcdnis y Sul diweddaf o 
barthed i’r efcngyl — pa bcth ydyw pregeth yr efengyl — pa gym- 
maint o nmser a gymmcra i'w phregetbu, a pha belh a gynnwysa; 
ei bod yn eymmeryd yr un ainsur i'w phrcgothu ag a gymmcra 
i gwblhau cynllun yr iachawdwríaeth, pertliynol i blant dynion. 

Ni welais i erioed elto yr amser ag oedd gcnvf ddoethÎDcb, 
nerth, a gallu digonul er pregethu pregelh efengyl ; ei dechreu, a’i 
diweddu; gan osod gerbron y bobl gynllun yr iachawdwríeeth yn 
ddigon cytìawu, fel y gallont trwyddo gael eu hachub. Eilbr yn 
dameidian yn uuig ei rhoddir, ychydig yma ac ychydig acw, gan 
egwan ddyn. 

Mae y pwno svdd gcr ein bron beddyw, yn bregeth fawr. Er 
deall egwyddorion eyntaf yr efengyl— er eu hiawn ddeall hwyut, 
mae yn rhaid i ddyn gnel y doethiueb sydd oddi ucbod ; rbaid 



UDGORN SEJOIt. 


nr 

iddo gael ei oleuo trwy yr YsbrydGlân; rhaid i'w íeddwl fod 
znewn gweledigaeth agored ; mae yn rhaid iddo íwynhau bendith- 
ion yr iachawdwriaeth ei hunau, er mwyn eu rhoddi i ereill. 

Yn ein galwedigaeth ni, yr ydym yn cael ein breintio gyda 
golwg ysbrydol, yn gymhwys yr un fath â chyda golwg dymmoro). 
Yr ydym yn cael y fraint o ddysgu ac ychwanegu at y wybodaeth 
ag ydym wedi ei chael yn barod. Er enghraidt, y mae genym 
wybodaeth am egwyddorion yr iaith Seisnig; 09 parhawn yn eiu 
myfyrdodau, yn ehi hymdrechiadau i gael addysg, yr ydym yn 
cyrhaedd rawy o wybodaeth; ac os parhawn o hyd i yralynu, yr 
ydym o hyd yn ychwanegu al byny, hyd nes y byddom yn ber- 
ffaith feistri ar yr iuith. 

Drachefu, gyda gulwg ar beirianwaith, mewn rhyw ystyr, mae 
yr un egwyddor yu dal yu dda. Yr ydym yn cael y fraiut o 
ddysgu y gwyddorua a’r celfyddydau ag y mae y dysgedigien yu 
rahlith y Cenedloedd yn ddeall ; yr ydym yn cael y fraint o 
ddyfod yn ysgolhergion profedig — o ddechreu gydag egwyddorion 
pob gwybodaeth — o fyned i raewn, fe allwn ddweyd, i athrofeydd 
perffeithrwydd. Ni a allem fyfyrio, ac ychwanegu gwybodaeth at 
wybodaetb, o’r pryd yr ydym yn alluog i wybod rhy wbeth, hyd 
nes yr elom i waered i’n beddau ; pe mwynhaem gyrff iachus, feì 
ag i beidio treulio galluoedd y rneddwl, nid oes dim diwedd ar 
ddysgeidiaeth dya. Mae byn yn dwyn cymhariaeth gywir o’n 
sefyllfa o bartbed i betbau nefol. Mae gallu dynolryw i gyr- 
haedd gwybodaeth mewn mesuryddiaeth, a’r celfyddydau cywrain» 
yn fawr; y mae pob cenedloedd a phobloedd yn deall mwy 
neu lai am y wybodaeth o bartbed i’r gwyddorau a’r ceU 
fyddydau. 

Eithr pau adawant y-r egwyddorion hyny a arogyffredir yn y 
myfyrdodau a ddilynir gan y dyu auianol, ac y cymmerant 
arnynt i ddarlunio eu personau eu hanain, eu bodoliaetb eu hun- 
ain, ac i ddeall y priodoldeb a’r doethineb e’r greadigaelh, a 
dwyn allan iddyut eu hunain, neu i ereill, yr egwyddorion byny 
a bertliynaut i wybodaeth ddyfodol, y maent yn y tywyllwch; y 
mae gorchudd drostynt. Y mae llen y gorchudd ag sydd dros 
genedloedd y ddaear, wedi cymylu eu dealltwriaeth, nes y maent 
mewn tywyllwch dudew. Hyn a ddysgir i ni gan ein profiad — 
pan fo unrhyw berson neu bersonau, ag sydd yu cymmery\i 
amynt i gamu tuhwnt i natur reoleiddeidig, yr hon sydd yn wel- 



ODOORN 5EION. 


II» 


trálg »’r llvg>i<l Daluriol, y mao vno dtlirgelrrch ; y dirgelwch 
cuddiedig, dirgelwch dwfu ac auchwiliadwj creadigaelb. 

Yr ydym yn gallu gweled y dyn anianol,yr ydyni yn gallo 
gweled ein gwyueb yn y drycb, eithr a allwn ui ddweyd pa fath 
beraon ydytui A allwn ni ddarlunio dyben y cyd gorSuliad 
bwn— y corfT yma ? A allwn ni ei amgylchyuu f A allwn ni 
gael allan ddyfnder, prioduldeb, anghenrbeidrwydd, a dyben doetb- 
ineb dwyfol, yn ein cyd-gortToliad ? Mao yn ddirgelwch i'r 
doolhaf sydJ ar y ddaear. Yr ydym yn gweled bywyd a gweilh- 
rediad ; gwelwn byn yn feunyddiol eln huuain — yr ydym ni yn 
gweithredu, ac yr ydym yn gweled ereill yn gweilhredu. Mae 
geoym lygaid i weled ; ein clustiau a wnacd i glywed, cin dwylaw 
i deimlo, ac ymddeugys fud yr ho'.l gyfundrcfn Irwrddi wedi ei 
llunio yn hcrüTailh i synwyr a dealllwriaelh ; ac y mae'r dirgel- 
wch o houo yn gyfryw fel y njae y doelbaf o’r holl aihronyddion 
yn barod i gyladdef a dweyd, ei fod yn ddirgelwch; uis gellir ei 
dreìddio na'i dJeall gan ddyn. I’an yr elom yn mlaen i’r dyfod- 
iunl, neu gilio yn ol i'r mynedol, y mae y naill a’r tlall yn laflu 
dyn i ddirgelwcb mwy o hyd. Y mao yn ddirgelweb ag y mae’r 
byd wedi bod yn chwilio um dano trwy eu doothiueb; y maont 
liwy wedi asludio yn ddyfal i'r unig ddy'oen o ddyfod yn hysbya 
o'r dirgeledigaelhau byn. Mae miloedd ar flloedd wedi treulio 
eu holl fywydau mewn myfyrdod; y rnaent wedi cbwilio am, a 
durllen sylwadau a drycbfeddyliau ereill, gyda'r awydJ mwyaf a'r 
dyben cywiraf, gan geisio caclallan yr byn ua cbafwyd allan gan 
ereill, a dysgu yr hyn na ddysgwyd- 

Nid yw y llyfr yma, yr Iiwd yw yr Hen a'r Newydd Desu 
menlau, yn pregelhu dim ond un bregetb, o Gcnesisi’r Dadgudd- 
iad. Y'r ydyrn yn dechreu ac yn myned irwy y gyfrol bon ; yna 
yn chwilio yr holl lyfrau a wrlhodwyd gan y cenedloedd Cristion- 
ogol, fel rhai heb fod yn gauonaidd, ac unrhyw ysgrifeniadau 
ereill o eiddo prophwydi, ac aposlolion, a phob dyn da; pob dad- 
guddiadau a o&odwyd o'r neillJu, ac a ystyriwyd yn ddianghen- 
rheidiol; — yn symio yr holl ddadguddiau a roddwyd er dyddiau 
Adda hyd yr auiser presennol ; a pha beth yw swm yr oll o’i 
addysgiadau Ef yr hwn a greodd, Gorucbaf y bydyssawd — yr 
Hwn a reoleiddiodd, ac a gynlluniodd, ac a weithiodd, ac a ddyg- 
odd i fodoliaeth ei holl addysgiadau i'wbobl? Hynynunig: 
fab, a mercb, byddwch fyw ger fy mron, fel y gallwy f Jdyfod i 



120 


rnnoRN seton. 


ymweled â chni ; ymagweddnch elch bywydau Ryda’r priodol- 
deb hwnw, fel na fydd i mi gacl fy ngwarthruddo wrth ddyfod i 
drigo atoch ant dyromor; neu, pan ddanfonaf fy angylion, neu 
fy ngweinidog, yr Ysbryd GlâD, i ddadguddio fy meddwl a'm 
awyllys i chwi, nou i'ch bendithio & chysur arosol, na fyddo 
iddynt gael eu gwarthrnddo yn eich cymdeithas. 

Dyweduf fod holl ddadguddiadau Duw yn dysgu hyn yn nnig : 
fab, a tnerch, chwi ydych waíth fynwylaw; rhodiwch a bydd- 
wch fyw ger fy mron i yn wastadol ; bydded eich ymad- 
rodd yn ddihalog; bydded eich rhodiad beunyddiol yn ol fy 
nghyfraith i ; bydded trafodaeth y naill a’r llall mewn cyfíawn- 
der ao uniondeb ; bydded fy nghymmeriad yn gyssegredig yn 
elch genau, ac na halogwch fy enw santaidd, a mathru fy awdnr- 
dod ; na ddirmygwch un o’m geiriau, canys ni’m gwartbroddir i. 
Yr wyf am ddanfnn un o'm gweision i ymweled S chwi. I ba 
belli ? Fel y galloch weled a gwybod, fel ag y ma» ereill wedi 
gwneyd ; fel y gweloch megys eich gwelir; fel y dealloch yr 
egwyddorion hyny a bcrthynant yn fwyaf neillduol i'r deyrnas yr 
ydych ynddi. Yr ydych wedi yraddarostwng islaw pob peth; 
myfi, yn fy noethineb, a'cb darostyngais ; myfi a berais i chwi 
yfed o waelodion cwpan chwerw. Mi a'ch gosodais yn nyfnderau 
anwybodaeth, ac a’ch amgylchynais íi gwendid er eich profi. Mi 
a'ch gwnaethym yn ddarostyngedig i bob trueni a ellid ei ddy- 
oddef. Mi a berais i chwi ddyfod i’r ddaear hon, lle y mae 
trueni, a tliywyllwch, a phob math o anghrediniaeth a drygioni 
yn teyroasu, er eicn profi chwi, fel y dealloch ac yr adwaenoch V 
da oddiwrth y drwg, ac y byddoch yn alluog i farnu rhyngddynt â 
barn gyfiawn. 

Mi a berais i byn oll gael ei wneuthur; ac yn awr, fab a 
merch, triijulion yr hofl <ìtiacar ag a fuont byw er dyddiau Adda 
hyd yn awr, y cyntaf a’r diweddaf, — prif ddyben yr oll ag wyf fi, 
yr Arglwydd, wedi ddadguddio, yw er eich dysgu chwi i fyw fel y 
gallwyf fi ddyfod i ymweleil â cbwi, neu ddanfon-fy angylion, fel 
y gallont fyned i mewn i’cli trigfanau, rhodio ac ymddyddan A 
cliwi, heb iddynt gael eu gwarthruddo. Trwy wneathar felly, chwi 
a wneir yn gyfranogwyr o'r holl wybodaeth, a doethineb, gallu a 
gogoniant, ag a fwynheir gan y bodau santeiddiedig neu ogonedd- 
edig. A dyma yn gyntaf oll, yw y cyfan y mae'r Arglwydd yn 
dymuno gan ei bobl. 



CDCORN ftfclON. 


121 


Pm hnh ft ddysgft oin proíìad i oi— ft wcl ein llypaid ddydd «r 
ol dydd ? Mao yu wir y gftllaf ddweyd gyda lUwer o honoch 
chwilhau, nud wyf dan yr aiigiicnrheidrwydd o wrandaw ar enw 
fy Nuw, yr liwu a wasttiiaelhaf, fy Miad yn y nefnedd, yn cael ei 
gttblu yn feuoyddiol; uid wyf fì yn ymgy feiilachu à’r rhai hynj 
• g ftydd yn cablu enw y Tad, a’r M»b, a chyninirriad yr Ysbryd 
GiAn ; nid wyf yn y mgy feillachu A’r rhai hyny ag ydynt gel- 
wyddwyr, neu odinebwyr, neu buteinwyr, ueu y rhai hyny ag 
•ydd yn caru dweyd celwydd ; etlo, pan jdym y n yrugy mtnysgo 
A'r rhai drygionus, pa belh ydytn yn weled ac yn glywed? l'a 
belh y mae’r rhai hyn, fy mrodyr, yn glywed, ag ydynt yn cym- 
meryd y trafl'erth o fyned i'r Jcanyon» i werlhu ychydig o ddicd iT 
teithiwr? Y roaent yn clyw«*d enw yr Arglwydd yr hwn a'u 
prynodd, yn cael ei gablu. Gofynai yr holl weddeua u »«g sydd 
genych yn y wlad i lusgo digou o aur, er fv mhemlio i i*r falh 
•efyllfa. 

Mae dynion yn myned yn benwan, pan yn ymweled á'r fer. 
►icr, cr mwyn gwneyd ychydig o ddolars. l'a beth ydycb yn 
glywed yno ? Yr ydych yn clywed enw yr Arglwydd Holl- 
alluog, a’i gymmeriad, ynghyd A’i Fab Iesu Grist, a'i weinidog, 
yr Ysbryd GlAn, yn cael ci gablu ; ac y raae pob gwas l Dduw 
ar y ddaear, yu cael eu melldithio ganddynt hwy i*r wlad iatdaf. 
Nid holl aur Ophir a Chaliflornia a’ra cyflogai i wrandaw ar hyny 
am un mis. Dyua yw fy nheimladau. 

Aur ac ariau a ddarfyddant, oithr enw yr Arglwydd a ery* yn 
dragywydd; ni ddrewa ei gymmeriad Ef, na chymmeríiid ei Fab, 
nac eiddo, ei weiuidogion, nac eiddo neb o’i fTyddlawn wcisirn, y 
rhai a gadwant ei orchymynion. Darfydda cyfoeth, eithr hwynt - 
hiry nis darfyddant Yr wyf yn dywrdyd etto, nid ues digon o 
aur yn gorwedd y tu daryreiniol i’r Mynyddoedd Creiglyd, i’m 
dwyu i un o’r Jerries hyn, ac i wrandaw ar y cablu a gawswn 
glywed. Eithr ai ni allwu ei glywed yma ? Gallwn, er cywil- 
ydd a gwurth i ychydig o’r rhai hyny a alwant eu hunain yn 
Saint y Dyddiau Diweddaf. A ydyw felly, fod dyn ag sydd A’i 
enw yn*ysg r >Teuedig yn Llyfr Bywyd yr Oen, ag a gymmer enw 
y Duwdod yn ofer? Yr wyí yn llefaru wrthych chwi ag sydd 
yn cellwair à’r Arglwydd Iesu Grist, a glân Ysbrydyr addewid, 
er cywilydd i ychydig o henuriaid Israel. 

Fe ddaw yr amser pan y torir bwynt allan, er fod yn ddrwg 



1Î2 


UDGORlf SETON. 


Çen yí i ddweyd byny ; mi a ddewiswn ddweyd, tra yr ydwyf tb 
nghymdeitbas Saiut y Dyddian Diweddaf, na chawn byth glywed 
•ymmeriad y Duwdod yn cael ei wawdio a'i warthruddo, a’i enw 
yn cael ei ddefnyddio mewn doll ysgafn a chellweirue. 

Mae yn wir nad wyf fi yn ei glywed. Pe byddwn i yn cly wed, 
yr hyn y mae pobl ereill yn ddweyd eu bod hwy yn glywed, fod 
hennriad yn Israel yn defnyddio enw yr Arglwydd Dduw yn 
ofer, mi a'i torwn ef allan o'r cgîwys ; a phe nas gallwn gael 
unrhyw help i’w dori allan, roi a wnelwn hyny fy hunan. Gad- 
cwch i mi ddweyd wrthych, fod yn rhaid mai dyn anwybodu* 
iawn yw vr hwn a ddefnyddio enw y Duwdod yu ofer, heb ei fod 
yn edifarhau yn ddioed. 

Pan oeddwn yn llefaru y Sabboth diweddaf, mi a ewyllyaiwn 
pe byddai genyf ddigon o nerth yn fy ysgyfaiut i lefaru oddeutu 
mil o fiynyddoedd, a byw heb fwyta na gorphwys; mi a feddyl- 
iwn, yn yr amser byny, y gallem fyned trwy gyfran lled dda o 
bregeth yr efengyl. 

Mi a ddarllenaf yn awr ychydig yn y Uyfr hwn, a elwir Llyfr 
Athrawiaeth a Chyfammodau, o barlhed i’r pwnc ag oedd o’n 
blaen y Sabboth diweddaf. Mi a ddarllenaf rau o ddadguddiad 
bvr, i’r dyben o ddangos rhai pynciau o athrawiaetl» ag nad 
ydynt yn cael eu deall yn gyffredin, er eu bod o flaen y bobl. 
Mae pawb ag sydd yn teiralo awydd, yn cael y fraint o ddarUen 
y Uyfr hwn drostynt eu hunain ; oblegid y mae wedi ei gyhoeddi 
i’r byd er ys rhai hlyuyddoedd ; mae y saint yn ei ddarllen, ac 
yn cael y fraint o i ddeall, os ewyllysiant. Etto, raegys ag y 
aylwais, yr ydym ni yn yr ysgol, ac yn parhau i ddysgu, ac ni 
ddysgwyliw n roddi heibio dysgu tra y byddom ar y ddaear ; a 
pban yr elom i mewn trwy y llèn, ni a ddysgwyliwn barhau i 
ddysgu o liyd, a cliynnyddu ein hystor o wybodaeth. Gall byn 
ymddangosyn ddryehfeddwl rhyfedd i rai; eithr y mae’r rheswra 
yn eglur a syml, nad allaf fi dderbyn pob gwybodaeth ar unwaith, 
ac o ganlyniad mae yn rbaid i mi dderbyn ychydig yma, ac 
ychydig acw. • 

Mi a ddarllenaf yn Llyfr Athrawiaeth a Chyfammodau, dosran 
44. “ Gorchymyn Duw, ac nid dyn, i Martin Harris, a roddwyd 

(Manchester, Caerefrog Newydd, Mawrth, 1830) ganddo Ef yr 
hwn sydd yn dragywydd.*’ 



rncnnN «■ion. 


1 » 

“Mi n allwn roddi i'r bobl yr nchot o'r dailftuíditd hwn, fhhr 
-nid tw yn angbenrhcidiol. Dichon y dywrdaf air ar byny, pan 
y deuaf ato yn y dadguddind, yr hyn a egtara y cyfan aydd yn 
anghenrheidiel. Maeyrhai ag ydynl yn adnabyddua o Marlin 
Harriayn adwaen ri ddntl a'i dncdd naturiol ; yr oedd in ddysgu 
pob peth ar unwnhh; yr oedd yn barhaua mewn ymchwiliad am 
wirionedd, ac yn esgrulnto gweithrrdu ar yr hyn eg oedd wcdl oi 
dderbyn yn barod. Dyma yw ei wir gymmeriad. Mae y dad- 
guddlad yn darllen fel y canlyn: — 

“ Myfi wyf Alpha ac Omego, Critt yr Arglwydd ; ie, myû yw 
Efe, y dechreu a’r dlwedd, Iachawdwr y byd. Myfi, wedi cyf- 
lawni a gorphen ei ewyllya ef eiddo yr hwn ydwyf, aef y Tad, 
mewn pcrthynas i mi — gan wneuthur hyn fel y darostyngwn bob 
prth i mi fy hunan, — gan gadw pob gallu, hyd t nod i ddinyslrio 
Satan a'i weithredoedd ar ddiwcdd y byd, a dydd manr olaf y 
farn, yr hon a gyhoeddaf ar el thrigolion, gan farnu pob dyn yn 
ol ei waith a'r gwcilhredoedd a wnaeth '' 

Yr ydycli yn eofio ein hod yn darllen yn y Beibl, y caiff pob 
dyn ei farnti yn ol ei weithredoedd ; eithr y mae braidd yn an- 
mhoeibl, neu mi a ddy wedaf, y mae yn gryn dasg, aa yn fawr 
waith, i gnei gan gydnlathjldeb i ddeall y geiriau hyn, fel ag y 
darllenant; pau mewn gwiriouedd, y mnorrt i'r rhaì sydd yn cu 
deali mor eglur ag ydyw i'r gynnulleitlfa hon i gyfrif pa gynnifer 

0 fysedd wyffi yn ddal i fyny o'-ch blaen. t)a daliaf i fyny ddau 
fya, chwi a ddywedwch, dyna ddau ; eithr fe neid'nt rhywnn i 
fyny ac a ddywcd, nage, nid oes yua ond un ; tra yr hacra un 
arall fod yma bedwar, ac nid un na dau. Mae pob person yn 
earl y fraint o edrych drestynt eu hunain, a gallant wybod pa un 
n wyf yn dal i fyny un, dau, neu badwar bys. I bersoc ag sydd 
yn deall yrwmadrodd hwn, V tuae yr un roor hawdd iddo farnu, a 
gwybod y cailf dynolryw eu bnrnu yn ol en gweitbredoedd y rhai 
a wnant yn y eorff; ac elto pa tnor galed yw cael gan y bobl i 
ddywedyd mai íelly y mae, a’u cael I ddeall hyny. 

“ Ac yn ddiau rhaid i bob dyn ed'tfarhau neu ddyoddef, canya 
myfi, Dduw, ydwyf ddiddiwetld ; gan byny, nid wyf yn galw yn 

01 y barnau a gyhoeddaf, ond gwaeau a ftnt allan, Uefain, wylo, a 
rhincian dannedd, 'ie, i’r rhai a geir ar fy llaw sswy ; er hyuy, ni 
yagrifenwyd na fydd diwedd i'r gospetìjgaelh hon, eithr ysgriẀD- 
aryd cospedigaeth ádiddiwcdd.’' 



124 


U DGÛRN 8EI0M. 


Mae y dadguddiad hwn wedi bod o tìaen y bobl, yn y (fjfrof 
hon, er y flwyddyn 1834, ac etto ychydig iawn sydd wedi «ylwr 
arno. Meddyliwch pe ail-adroddwn ran o’r dyfyniad diweddaf 
hwn : “ Er hyny, ni ysgrifenwyd na fydd diwedd i’r goapedig- 

aeth hon, eithr yagrifenwyd cospedigaeth ddiddiwedd." 

“ Drachefn, ysgrifenwyd damnedigaeth dragywyddol ; gan 
hyny, y mae yn fwy penderfynol nag ysgrythyrau ereill, fel y 
byddai iddi weithiaw ar galonau plant dynion, yn hollol er gogon- 
iant fy enw. O herwydd paham mi a egluraf i chwi y dirgelwcb 
hyn, canys y ma» yn addas i cliwi e> wybod roegya fy apoatolion. 
Yr wyf yn llefaru wrthych chwi y rhai ydych wedi eich dewis 
yn y peth hwn, megys un, fel yr eloch i mewn i’m gorphwyafa ; 
canys, wele, dirgelwch Duwioldeb, mor fawr ydyw \ cauys, wele, 
mytì ydwyf ddiddiwedd, a’r gospedigaeth a roddir o'ra llaw i, sydd 
gospedigaeth ddiddiwedd, cauys diddiwedd yw fv enw ; gan hyny 
— cospedigaeth dragywyddol y w cospedigaetb Duw; cospedigaeth 
ddiddiweddyw cospedigaeth Duw." 

Os wyf yn cofio yn iawn, meddyliwyf nad oes un lle yn y 
Beibl mor eglur, gyda golwg ar yr enw hws o eiddo y Duwdod, 
“canys diddiwedd yw fy enw.’’ 

“ Gan hyny, yr wyf yn gorchymyn i chwi edifarhau, a chadw y 
gorchymyuion a dderby uiasoch trwy law fy ngwas Joseph Smitb, 
ieu., yn fy enw i ; a thrwy fy ngallu hollalluog i y derbyniasoch 
hwynt; gan hyny, yr wyf yn gorchymyn i chwi edifarhau — 
edifarhewch, rhag i mi eich taro chwi â gwialen fy ngenau, ac yn 
fy Did, ac yn fy nigter, ac i’ch dyoddetìadau fod yn dost— pa mor 
dost ni wyddoeh ! pa mor boenus ni wyddoch! íe, pa mor galed 
i'w dyoddef ni wyddoch í Canys, wele, myfi, Duw, a ddyoddef* 
ais y pethau hyu dros bawb, fel na oddefent hwy os byddai 
iddyut edifarhau, ood os na fydd iddynt edifarhau, rhaid iddynt 
ddyoddef yr un raodd á mi, a’r cyfryw ddyoddefiadau a barasaut » 
mi, byd y nod Duw, y mwyaf e bawb, grynu o herwydd poen,a 
gwaedu trwy fy holl cbwys-dyllau, a dyoddef yu y corff a’r 
ysbryd ; a dymunaswn nad yfaswn o’r cwpan chwerw a thynu yn 
ol — er byny, i'r Tad y byddo y gogouiaut, a mi a gyfranogais ac 
a orphenais fy mliarotoadau i blant dyuion ; gau byny, yr wyf 
etto yn gorchymyn i chwi edifarbau, rhag i mi eich darostwng 
â’m gallu hollalluog, a bod i chwi gyffesu eich pechodau, rhag i 
chwi ddyoddef y cospedigaethau am y rbai y Ueíarais, o ba raì 



KD GOEN ftflOIf. 


126 


jd j n&dd leiaf. neu fw vuf bjrchan, vr ydych wedi proû pan dyu. 
aift yn ol íj jsbryû.” 

Nid yw yr iaith hou yn gofyn uu eglurhad neillduol, i’r rhai 
byny a adwaen«*nt Marün Iíarriü. 

“ Ac yr wyf yn Korchymyn i cbwi nad oes i chwi bregeihu dim 
ond ediíeirwch, ac ua ddauuoawch y pelhau hyn i*r byd hyd oni 
/yddo yn ddoelhineb ynof fi, canya nis gallant ymboithi ar fwyd 
cryf yn uwr, eithr llaelh raid iddy ui dderby n , K* n hy ny, ni jaid 
iddynt wybod y pelhau byu, rhag iddynt farw. Dysg* ch genyf 
fi, a gwrandewcb ar fy ngeiriau ; rhodiwch yn liurieidd-dra íj 
Yabryd, a chewch dangnefedd vnof fi. Myfi wyf (esu Griftt; 
mytì a ddaeibyin irwy ewyllya y Tad, ac yr wyf yn gwneutbur ei 
ewyllya. ,, 

Yr wyí am i ehwi gyaayütu y rhan hnn o’r dadguddiad a rodd- 
wyd i Martin Harris, ag ycbydig o eiriau yn y dadguddiad, a 
elwir j Weledigaelh. 

** Fel hyn y dywed yr Arglwydd, mewn perthynaa i*r boll rai 
ag ydyut yu adnabod fy ngallu, ac a gawaaut eu gwueyd yn gy f- 
ranogiou o hono, ac a oddeía*ant eu hunain, trwy ullu y diafol, i 
gael eu guichfygu, ac i wadu y gwirionedd, a beiddio fy ugallu — 
hwynthwy yw y rhai hyny ag ydynt ju íeibiou colledigaeth, 
atu y rhui yr wyf yn dywedyd y buasai yn urell iddynt po na 
chawftent erioed eu geui, cauya llealri digofaiut ydynt hwy, wedi 
eu dodfrydu i ddyoddef digofaiut Duw g\da'r diafol a'i angylion 
yn uhragywyddoldeb, mewu perlhyuaa i‘r rbai y dywedais uad 
ees faddeuanlyu y byd hwn nac yn y byi a ddaw, gan eu hod 
wedi gwadu yr Yabryd Glâu ur oi ei dderbyu, ac wedi gwadu 
unig anedig Fab y Tad — wedi ei groesboelio iddynt eu huuain, a’i 
osod yn waradwjdd. Y rhai hyn ydynt hwy a gunt fyned ymaith 
i*r llyu o dàn a brwmstan, gjda*r diafol a i nngylion, a’r uuig rai y 
bydd gan yr ail farwolaeth awdurdod aruynt ; io, \u wir, yr uuig 
rai ua chant eu gwaredu yn amser priodol yr Arglwydd, ar ol dy- 
oddetìadau ei ddigofaiut ef ŷ cauys yr holl rai ereill a gant eu 
dwyn alluu trwy adgyfodiad y meirw, trwy fuddugoliaelb yr Oen a 
laddwyd, yr hwn oedd yn mynwes ▼ Tad cyn gwneyd y bydoedd-'* 

Yr oeddwn yu ewylly&io cyssylltu y ddau ddyfyniad byn, a 
cbyfeirio yn uniongyrchol at ecfyllfa y byd, gan gredu y gall 
hyn gael eì wneyd yn liesol fel pob pelh arall. Mae yr holi 
ddadguddiadau a roddir, a phob dadguddiad a roddwyd, a phob 



UDOORN «PTON. 


« 2 « 

niater o ffaith, nea winonedd, ag a ddadguddir i blant dynion,er 
«u lle* ; ac os diwygir arnynt, mewn onestrwydd a gwiríonedd, 
raewn cyfiawnder a gostyngeiddrwydd, er gogoniant Duw, ac er 
«u banrhydedd eu hunain, y mae yn les parhaus; eithr oa troant 
oddiamgylch, a gwneyd defnydd drwg o honynt, bydd yn wastad- 
ol er eu condemniad ; o ganlyniad, gwaith trigolion y ddaear yw 
•dwaen y bendithion a’r breintiau a rydd yr Arglwydd iddynt i’w 
rnwynhau. Dywedwyd gan yr Iachawdwr, tra yn y cnawd, wrth 
yr ysgrífenyddion a’r Pbariseaid, a doctoriaid dysgedig y gyfraith 
— a gellir ei gymhwyso at bob dosparth a gradd, a phob person 
yn mhob cydwladoldeb : 41 hon yw y ddamnedigaeth, ddyfod 
goleuni i’r byd, 1 charu o ddynion y tywyllwch yn fwy nâ'r 
goleuni.” 

Felly y mae, y bu o hyd, ac y bydd yn barhaus; pan ddelo 
goleuni, os gwrthoda dynion y goleuni hwnw, efe a’i conderonia 
hwynt, ac a ycbwanega at eu trallod a’u c*ystudd. Feîly y mae 
gyda thrigolion y ddaear y dydd hwn, yn gystal ag yn nyddiau 
yr Tachawdwr, neu raewn unrhyw gyfnod arall o'r byd. Mae 
goleuni yn dyfod i’r byd, eithr y mae dynion yn dewis tywyll- 
wch ; pan wnant hyny, y mae yn profi bod eu gweithredoedd yn 
ddrwg. Gall yr egwyddor hon brofi yn llesol i ni, ac i bob mab 
a merch i Adda, y rhai a glywant, ac a gant y fraint o glywed, 
ac o ddeall drostynt eu hunain. 

Pan yr ydym yn cymroeryd golwg ar drígolion y ddaear, ac yti 
edrych arnom ein hunain, ac yn myfyrio ynghylch ein sefyllfa 
a’n hamgylchiadau ein hunain, boddlonir ni ein bod, fel pobl, yn 
cael mwy o ffafr nag un dosparth arall ar wyneb y ddaear. Mae 
ein bendithion yn cael eu lliosogi i ni, yn fwy nag i un pobl. 
Meddwn y fraint o wybod pa fodd i ddianc rhag y byd hwn o 
drallod a phechod ; i fyned i mewn trwy y porth cyfyng, yr 
hwn y llefarwyd am dano gan yr Iachawdwr, a chacl bywyd tra- 
gywyddol. 

A oes unrhyw bobl arall ag sydd yn gwybod yr egwyddorion 
hyn — ag sydd wedi derbyn allweddau yr offeiriadaeth santaidd, 
trwy y rhai y gallant achub eu hunain, achub eu teuluoedd, achub 
eu cymmydogion, ac achub yr oll a wrandawant arnynt? Pa le 
▼ mae y cydwladoldeb hwnw ? Nis gwn i ; felly y gall y gyn- 
nulleidfa hon ddywedyd, pe gofynid yr un peth iddynt hwythau; 
rhwi & allwch ddy wedyd, nis gwyddom. 



l'DGOAN «BION. 


1*7 


Yr ydym ni wedi ein bendilhio, «c wedi «in benditbio yn f«wr . 

phan fyddom yn myíyrio byd y nod «r ein trallodion, t ffaith 
yw, nad yrnddangosant i ni yn werth eu crybwyll ; ni ddylent 
byth ddyfod i’n cof. Yr ydyra yn cael y fraint o watanaethu yr 
Arglwydd, o gynnyddu raewn grÄs, a meddu yr hyn sydd gan yr 
Arglwydd er ein mwyn. I)yroa y bobl a fwriada yr Arglwydd 
iddynt gael eu porotoi i fyned i raewn trwy y porth cyíyng; 
canya cyfyog yw y porth, a chul yw y ffordd, rocdd yr Iesu, sydd 
yn arwain i'r bywydau tragywyddol. Cyfieilhir ef yn nghyfieith 
ad y Iirenin Iago o’r Ilen a'r Newydd Destaraentao, “ sydd yn 
arwain i fywyd tragywyddol.’* Eithr yn ein dadguddiadau diw 
oddar ni, «yfieithir ef, “ cyfyng yw y porth, a chul yw y ffordd 
aydd yn arwain i’r bywydau tragywyddol, ac ychydig sydd yn 
ei chael.” 

Pe gofynwn i Saint y Dyddiau Diweddaf, os ydynl oll yn 
dysgwyl cael myned i mewn trwy y porth cyfyng, y Uefarwyd arn 
dano gan yr Iachawdwr; oa ydynt oll yn royned i etifeddu byw- 
ydau tnigy wyddol, — atebai pob un yn gadarnhaol. Gobeithiaf 
eu bod ; yn wir, fu achosai lawenydd i mi, pe byddai felly ; aithr 
nis gallaf gredu arn fynyd y bydd pob peraon a dderbynia yr 
efengyl hon yn barcd i fy ned i mewn trwy y porth cyfyng, ac 
etifeddu bywydau tragywyddol. Eilhr y raae un ffaitb, ac y mae 
hono yu anwadadwy ; nis gallwn ei newid ; a dyraa yw, pob dyn 
a fernir yn ol ei weithredoedd, a pbob dyn a dderbynia yn ol 
helaethrwydd ei ddealltwriaeth. 

Pob dyn yn rahlilh Saint y Dyddiau Diweddaf, ac yn rahlith 
holl broffeswyr crefydd, ac yna yn rohlith yr holl bagauiaid ar 
wyneb y ddaear, a fernir yn ol eu gweithredoedd. Ai dyna y 
cyfan ? Nage. Pob person a dderbynia hefyd yn ol helaeth- 
rwydd ei ddealltwriaeth. Gallai y gofyniad gyfodi, A yw pnb 
person ag aydd yu derbyn y cyfararood newydd a thragy wyddol, 
ac sydd trwy eu gweithredoedd yn yrcddarostwng iddo, yn alluog 
i dderbyn y gogoniant a ddadguddir — y coronau o ogoniant, o 
anfarwoldeb, a bywydau tragywyddol ? — Chwi a ellwch ateb y 
gofyniad eich hunain; pwyllwch am fyuyd. 

( I'w barhau.) 

— 



128 


ODGORN SEION. 


EFISTOL Y LLYWYDD WILLIAM S. PHILLIPS, AT 
Y BUGËILIAID, LLYWYDDION CYNNAULEDDAU A 
CHANGENAU, A’Il HOLL SAINT YN N6IIYMRU. 

Anwyl Frodyr, — O ddaioni ein Tad Nefol, yr wyf yn cael y 
fraint unwuitb yn ychwaneg, o*ch hannog chwi trwy gyfrwng yr 
Udgorn, i barhau yn y ffydd, yr hon a gawsoch trwy yr Efengyl 
ogoneddus hon. Yr ydym mewn byd ag sydd yn llawn o bob 
raath o dcmtasiynau ; ac y roae tuedd ynddynt oll, oddieithr ein 
bod bob amser ar ein gwyliadwriaeth, i*n harwain i golli y ffydd, 
ac i dristâu yr Ysbryd Glân. Beth a ddywedwn ? a yw pawb ag 
sydd yn tystiolaethu fod yr Eglwys lion yn iawn, yn y ffydd ? 
Nac ydynt; ymdrechwn egluro ychydig ar y pwnc hwn fel y 
canlyn : — 

Yn gyntaf, uodwn y rhai hyny sydd wedi eu hesgyrauno o'n 
plith am eu drygioni, ac sydd yn awr yn tystiolaethu fod yr 
Eglwys yn iawn } ond na ddychwelant yn ol tra roae hwn a hwn 
yoddi. Gofynaf, u ydynt hwy vn y ffydd ? Cyfaddefwn fod 
ganddynt ychydig o ffydd ; ond nid oes ganddynt ddigon er eu 
hiachawdwriaeth. Mao gweithredoedd rhai o'r fath hyn yn gwadu 
y ffydd achubol yn hollol, a thruenus fydd eu sefyllfa, ac oddieithr 
iddyut edifarhau, bydd digofaint yr Hollalluog DJuw arnynt. 

Etto, beth a feddyliwch am y rhai byny sydd yn yr Eglwys, 
ac yn yrogasglu yngbyd gyda'r Saint ar y Suliau, ac yn cym- 
meryd o*r bara, ac yn yfed o’r cwpan, ac ar yr un pryd yn casâu 
eu brodyr, ie, eu Llywyddion, ac yn dysgu ereill i wneuthur felly, 
ac yn y sefyllfa hyny yn sefyll i fyny i bregetbu a dysgu’r Saint, 
&c. A yw y dosparth hyny yn y ffydd ? Nac ydynt. Ystyriwn 
hwynt yn waeth ná’r lleill, oblegid “ yr hwn a ddywedo ei fod 
yo caru Duw, ac yn casAu ei frodyr, celwyddog yw, a’r gwirion- 
edd nid yw ynddo.*’ Hefyd, raae rhyw ran o’r ysgrythyr yn 
dweyd rhywbeth cyffelyb i hyn, — “ Pwy wyt ti yr bwn wyt yn 
barnu gwas un arall? onid i’w arglwydd ei hun y roae efe yn 
sefyll, nou yn syrthiu, ac efe a gynnelir, canys fe all Duw ei 
gynnal ef,” êtc. Mae y dosparth hwn yn Eglwys Dduw yn 
roliob oes o’r byd. Ond beth a wneir o honynt ? Bydded i’r 
Bugeiliaid, a Llywyddion y Cynnadleddau a’r Cangenau, gym- 
roeryd hyny at eu hystyriaeth. Beth a wnant iddynt ? ai eu 
porthi ? Nage; canys nid dyscyblion yr lesu ydynt yn y sefyll- 



UDOORN MBION. 


129 


fa hon. Ceryddwch hwynt, ac og na edif&rhant, eagymunwch 
hwynt allan o’r EgliryB; or d rhoddwch ddigon o amser iddyut i 
edifarhau, fel na fydd un eHgon f*onddynt. Dynion o'r fath hyn, 
ag a fydd yn garthod edifarhau, fyddunt y gau-brophwydi yn y 
dyddiau diweddaf, ac achosanl erlidigaetl.au nm«r ar yr Eg- 
lwya. Mao yn debyg fod yn rhaid i lawerddyfod i’r Eglwya hon, 
fel y delo eu gweithredoedd i'r aiulwg ; cofíed pawb “ mai yr hwn 
a ddyrchafo ei hun, a ddarnetyngir ; a'r liwn a ddaro>tyngo ei 
hun, a ddyrchafir ; n’r hwn a adeilada ei frawd, a adeiladir.'' 

Yr ydym wedi bod yn gwueyd ein goreu i ddarpurti calon- 
au y Saint i yingasglu tua thref i Seion, er na chawtom fawr dros 
200 yn harod i gychwyn cleni, ond yr vdym yn gobeithio y bydd 
llawer iawn yn rhagor yn myned y tymtnor nesaf; a brdded i 
bawb sydd á’u hamgylchiadau yn caniatâu, ddarpam eu hnn- 
ain, ac feallai y bydd y “ Drysorfa Ymfadol* 1 yn alluog i fyned â 
Uawor i ffwrdd : bydded i*r Saint fod yn ffyddlon tuag at hon, fel 
pob pelh arall. Gwnewch sylw neillduol o’r Wythfed Hpistol, rn 
y Ithifyn diweddaf, o eiddo I’rlf I.ywyddiaetli yr Eglwyn, a bydd- 
ed i’r holl Eglwys dderbyn o*i ysbryd. Illiybyddir y Saint 
i ymgasglu tua thref, rhag i'r ffordd gael ei chuu gun y cleddyf, 
neu newyn. A bydded i*r holl Saint roddl clust i wrandaw beth 
a ddywed yr Ysbryd wrthynt ; a bydded i ffydd yr holl Eglwys 
gynuyddu, canys y mae ffydd yn dyfod trwy glywed a 
dnrllen Garchymynion a Dadguddiadau Duw. Drsged y Llrw- 
yddion i’r Eglwysi ddyfod i ysbryd y Lly wyddiaeth yn Seion, 
a IJywyddiaeth yr Ynysoedd Prydeinig, ynghyd â Llywyddiaeth 
Cymru; ac wedi i chwi wneuthur hyn, gollwch ddysgwyl ben- 
dithion a llwyddiant rhyfeddol. Ychwanegaf yn mhollacb, 
gwneledy Llywyddion gydnabod eu gweinidogaelh, gan ystyried 
yn fwy llesol ddyagu yr Offeiriadaeth a’r Saint yn eu dyled- 
swyddau, nâ dechreu y gwaith tuewn lleoedd newyddion fel 
peth cyffredin. Gweinydded yr Heuuriaid Teithiol a’r Offciriaid 
i’r byd, ac adeiladeDt Gangenau newyddion, megys y byddo'r Ys- 
bryd yn cyfarwyddo, tra fyddo’r Llywyddion yn porthi y praidd, 
ac yn eu dysgu pa fodd i wasgaru ar y deheu a’r aswy. 

Ystyrir yr ychydig nodiadau pwysig hyn, yn deilwng o’cb 
sylw; bydded eich hystyriaeth a’ch gweithrediad o honynt, yn 
mwybau eich galluoedd i wneuthur ewyllys Duw; yr byn ach 
gwna yn weinidogion galluocach i'r bobl dda a Uiosog, ag y 



130 


UDGORN SEION . 


galwyd chwi i lywyddu arnynt. Wrth derfynu, caniatíwch i mi 
gyd-lawenhaa â chwi, fy anwyl gyd-weision, a Saint, yn enw Ieau 
Grist. Araea. 

W. S. Phillips. 

14, Castle St , Mertbyr, Cbwef. U, 1 803. 


Y GENADIAETII BllWSSIAIDD. 

Yr Heuuriaid Orson Spencer a Jacob Houtz a gyrhaeddasant 
Berlin, Prwssia, ar y 2öain o Ionawr. Ar t 3lain, derbyniasant 
wys i ymddangos gerbron awdurdodau yr beddgeidwaid. Ar y 
laf o Chwefror, hwy a ufyddhasant i’r wys, ac a arholwyd, a der- 
byniasant orchymyn i adael Berlin ‘am 8 o’r gloch boreu dran- 
oeth, neu gael eu halltudio. Y'n ganlynol hwy a ymadawsant ä’r 
ddiuas hono ar yr 2il o Chwefror, ac a gyrhaeddasant Liverpool 
*r y 7fed. 

Nid peth ysgafn y w i awdurdodau cenedl wrthod gweision yr 
Arglwydd, a nacâu derbyn eu tysliolaeth; y maent trwy hyny yn 
troi allwedd iachawdwriaeth yn erbyn eu hunain, ac nis gall 
goleuni y gwirionedd lewyrchu yn eu heneidiau er dangos iddynt 
y ffordd i fywyd tragywyddol. Mae y genedl Brwssiaidd yn awr 
yn nwylaw yr Arglwydd, iddo Ef i wneyd â hi megys y gwelo yn 
addas. Os hydd i bla, a haint, a newyn, a rhyfel, a chwyldroad, 
anghyfanneddu y tir, Uy wodraethwyr y genedl a fyddant yn gyf- 
rifol am hyny, oblegid na wrandawent ar gynghorion yr Ar- 
glwydd, pau yr ymddarostyngodd i ddanfon ei weision atynt 
gyda chynnygion o heddwch ac iachawdwriaeth. — Star. 


PWY Y W YR ERLIÜWYR? 

Pwy laddodd holl brophwydi Duw, 

A Christ a’i apostolion gwiw, 

A’r dynion gureu oedd yn byw 
Ar wyneb daear gron ? 

Rhai cenfigenns, llofruddion oe’nt i gyd ; 
Hen goel-grefyddwyr, twyllwyr y byd. 

Pwy laddodd Joseph Smith a’i frawd, 

’Nul gwneyd o honynt bob rhyw wawd. 


ÜDÜORN SEIOH. 


Í3! 

A llawer o*r Mormoniaivl tlawd, 

Am arddül crefydd Duw ? 

Hhai cenfiqenus, llofruddioa oe’ut i gyd ; 
Hen goel*grefyddwyr, twyllwyr y byd. 

A’u gyru yn y gauaf II vm 
1 r aniul dir i fyw ar ddim, 

Am ardilel crefydd sydd â grym 
1 achub dynol ryw ? 

Khai centìgenus, llofruddion oa'nt i gytíi 
Hen goel grefyddwyr, twyllwyr y byd. 

Pwy sydd yn gwaeddi o un llrf 
Yn erbyn uenadwri'r nef, 

Sy’n caaglu’r cyfíawn oll i dref, 

Oddiwrlh y pläau ddaw ? 

Uhai cenfígemi9, llofrudJiou y’nt i gyd r 
Hen goel-grefyddwyr, twyllwyr y byd. 

Pwy sydd yu grwgnach Seion wiw 
Yn drigfa i’r Mormoniuid fyw, 

I dderbyn o fendilhion Duw, 

O fewn i’w deml El ? 

# Uliai cenfígenus, Uofruddion y’nt i gyd ; 

Heo goel-grefyddwyr, twyliwyr y byd. 

Pwy gant eu cospi ain eu drwg, 

Am wneyd y Saint yn wawd a gwg? 

A phwy ddillunant fel y inwg, 

O fíaen digofaint Duw ? 

Uhai cenfígenus, llofruddion y’nt i gyd ; 
Heu gcel grefyddwyr, twyllwyr y byd. 
Ceorgetoun. WilliaM Lbwis. 


CAN O ANNOGAETH l’R SAINT. 
Tüw— “ Syr lUrri Ddu.” 

Holl ddewrion Saiut, 

Mawrhawu ein braint, 

Gorfoìeddwn yn y gwir; 

Pan fo holl elfenau 
Y byd yn weufílam oleu, 

Y gwirionedd ddeil ei dir : 

Yn mlaeu yn eofn trwy bob rhwy9trau awn r 
Y fuddugoliaeth ar bob gelyn gawn ; 

A llu y fall dderbyniant daliad llawu 
Am eu camwedd cyn bo hir. 



1S2 


HDOORN 8EION. 


A paifT rhyir raí, 

A’u storiau pau, 

Ein llespâu i fyn’d rn mlaen ? 

Na, boed i ni ymnerthu, 

Cawn oll cyn hir fcddiannu 
Seion Duw, a’i bröydd glân : 

Cawn yno'n llon fwynhau o’r ddwyfol wledd, 

Pan fyddo ein gelynion gledd yn nghledd, 

A holl breswylwyr Babel, anfad wedd, 

Dan lid Duw vn gynneu dân. 

Blaen Dowlais . WitLiAM Tbomas. 


AMRYWIAETFÎAU, &c. 

Crefvdd yw atteg yr egwan, athraw yr anwybodus, athroniaeth 
y symlyn, areithyddiaeth y defosiynol, meddyginiaeth pechod, 
cynghorwr ycyfiawn, a dyddanwch yr adfydus. 

Mwtneidd dra eydd fath o swyn a ddena gariad pob dyn ; a 
gormod o fwyneidd-dra eydd lawer gwell Dâ bod yn rhy briu 
arno. 

Yr hwn sydd yn llwyddo yn ei fasgnach, sydd wedi myfyrio yn 
dda arno yn mlaen llaw; rhai ydynt yn gweithio yn^yntaf, ac yn 
meddwl wedi hyny. 

Os na ddiclion dyn gael esmwythdra o’i fewn ei hunan, ni fydd 
o un lles iddo chwilio ara dauo mewn un lle arall. 

Mae yn anhawdd iawn i ddyn synwyrol fod yn ddybiryn 
anfad ; gwir awen a arweinia i drcfn, gwirionedd, a rhinwedd. 

Nid yw yr enaid fyth ynsegur; ac oni fydd yn myfyrio ar 
faterion difrifol, efe a dreulia ei nerth ar deganau. 


Taliadau o Chwef. 1) hitd Chwef. 17. — Gorllewin Mor- 
ganwg, £10; DyflTryn Conwy, £1 ; Dinas, 8s 6c ; Pontytypridd, 
I ls 8c ; Aberamman, 9s 4c ; Hirwaen, 2s 9c; Georgetown, 
13s 2c; Merthyr, lOs; Ffynnon TydfiJ, 6s 8c; Troedyrhiw, 
3s 2c. — Cyfanswra, £14 5s 3c. 

ÇggT Dymuna y Llywydd J. D. Roberts, o Gynnadledd Sir 
Frycheiniog, rybyddio y Saint yn gyffredino), fod Phillip 
Thomas, o’r gynnadledd liono, wedi ei esgymuno allan o’r eglwys. 

CrFEiRiAD. — Dewi Elfed Jones, care of Mr. John Lewis, 
Saddler, Thoraas Street, Llanelly, Carmarthenshire. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tbaliadan, 
John Dai'is , Printcr , John’s Street, Georgetown , Mcrlhyr. 


J. D A V I S , A.BGRAPFYDD, M EBTHTRTYUFIL. 



UDGORN SEION, 

NBO 

ẃn-rn y> «^aínt. 


Uhif. 9 ] CHWËFROH 2(5, |(«3. 


FNODION CYMMAN’FA GYFFRFDINOL FGLWYS 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A çynnalitryd V n y Tal.rrnncl, Dinat y Uyn Ualrn Fa.rr, yn 
dechrcu lly.lrrf (5, |8Ô2, 10 yn y bvrc ä ,-y Llyuydd Brighnt 
ì'oum; yn llyWyrldu. 

Yn bresennol : O’r Brir. I.ywTddiselb— Brigham Young, ITeber 
C. Iíimball, a Wiliiml RicharJs. 

l’atrisrchÌHÌii — Jnhn Sinitb, ac Isaac Morley. 

O’r Detiddeg Apostol— Orson Hyde, Wilford WoodmíT, John 
Taj'lor, George A. Sniilh, Ezru T. Benson, I,orenzo Snow, Eras 
tus Snow, a l‘‘ranklin I). llicharHs. 

O Brif-Lywyddiaetli ,. Degau.a-tlirugain— Joseph Y'onng. Leri 
W. Hancock, Henry Herriman, Zera Pulsipher, Alhert P. R 0 ck- 
wood, Jcdediah M. Grant, a Benjamin L. Clapp. 
o Lywyddiaeth yr Estynfa— D»vid Fullmer. 

Llywyddi.eth Corwm yr Archofleiriaid— John Young, Reyn 
oldsCalioon, a tíe or ge B. Wallace. 

Esgob Llywyddol — Edward Hunter. 

Ysgrifenydd y tíynimanfa — Thomas Bullock. 

Rcporter— George D. Walt. 

Canodd y côr “ The Prodigal Son pan alwyd y Gymmanfa i 
drefn gan y Llywydd Youog. Canodd y cór, « Lord, in tbe 
snoming thou shall liear.” 

9 



ÜDGORN SEIO». 


ftá 

Gweddiwyd gan yr Henuriad Hyde. Canodd y côr, “ Coinr,- 
let us join our cheoríul songs.” 

Yr Henuriad J. D. Ross a alwyd i’r areithfa, yr hwn asylwodd 
ein bod yn byw mewn oes o*r byd pan y mae rhyw waith raawr a 
rhyfedd yn cael ei gytìawni ar y ddaear, a'r fiwn sydd yn acbosi 
i’r dysgedig i synu ; a hyny yw, cydgasgliad y rhai onest eu 
calon i'r un lle. Yna efe a gyfeiriodd at eiriau yr Iesu,“ Defaid 
ereill sydd genyf, y rhai nid ydynt o’r gorlan hon ; y rhai hyny 
hefyd sydd raid i mi eu cyrchu,*’ pan na fydd ond un Bugail ac 
un gorlan, y rhai a ddysgir gan yr Iachawdwr ei hunan. Pan 
ddaeth yr Iachawdwr yu y cnawd, efe a ddaeth at ddefaid cyfr- 
golledig Tý Israel, ac efe a arosodcf gyda'r Iuddewon yn unig. 
Efe a sylwodd hefyd ar wasgariad y deg llwyth; a’r lluoedd ceu- 
edloedd a ddesgriör yn Llyfr Mormon, ac addewid yr Iachawdwr 
i ymweled ,Vr deg llwyth ; efe a lcfurodd befyd am brophwydol- 
iaeth Jacob ar ei wely angeu, y cai bugail ei eni yn y dyddiau 
diweddaf, yr hwn a borthai ddefaid Israel, yn yr ymgasgl-fan — 
ac a sylwodd ar reoleiddiad Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweddaf. 

Yr Ilenuriad Orson Hyde a sylwodd fod neillduolrwydd 
aracth yr Henuriad Ross yn ei gwneyd yn ddyddorawl; a phan 
fyddo un gwirionedd yn cael ei amlygu, ein golwg a gyrhaedda 
yn mhüllftch — ein dymuniadau am wirionedd a gynnyddant. 
Mae y cenedloedd a broffesant Gristionogaetb, yn gweddio yn 
barbaus am i’r dydd ddyfod pan ddaw yr Iachawdwr i deyrnasu 
fel Brenin y cenedloedd; ac y mae’r amser yn cyflym ddynesu 
pan y teyrnasa yr Iachawdwr yn Frenin ar y cenedloedd fel y 
gwna yn «wr yn Frenin ar y Saint, ac y cymmer feddiant o’r hyn 
y tywalltodd ei waed drosto : a ; r cenedloedd hyny sydd ain gadw 
y gallu oddiwrtho ef, a losgant eu dwylaw. 

Yr Uenuriad Jedediah M. Gront a ddywedodd, — Trwy ddad- 
goddiadau Duw i’r brawd Joseph, daeth ei feddwl yn alluog í 
reoleiddio yr Eglwys, gyda Phrif-Lywyddiaeth, Corwm o Ddeu- 
ddeg Apostol, Uchel Gynghor; a phan gawsom un Corwm o’r 
Degau a llnugoin, meddyliem fod genym lu o Heuuriaid, tra yr 
ymledaenai yr Eglwys gyda dysclaerdeb ac ardderchogrwydd' 
anaduabyddus yn flaenorol. Ynaefe a lefarodd ar bwnc y gwyrth- 
iau : mae yn wyrth, meddai ef, 5 bob dyn anwybodus pa fodd y 
ialir i fyuy y tỳ hwn heb goloín ; neu pa fodd y mae gwybod- 



UDOORN SCION. 


M 

RClh yn cael ei ilanfon o Maine i New Orleana mewn oddeuta 
mynyd,yn «ymmiint à phan borthodd yr IachawJwr y dyrfa A 
dwy dorth fychan o fara : megys ag yn nghreadigaeth y ddacar, 
efo a wyddui pa fodd i grynlioi ynghyd y rhauau cyfansawdd 
wrth ei ewyllys ci hun, fel ag i borthi y newynog. Nid oes yno 
un wyrth, ond yn unig i r anwybodus; y moo hefyd yn wyrthioli 
freninocdd a phenaelhiaid y ddaear, fod Saint y Dyddiau Diw- 
eddaf yn un, eithr nid yw yn wyrthiol i ni; yr ydym ni yn 
deall yr cgwyddor wrth ba uu y mae Ef yn llywudraethu, er mai 
y wyrlh fẃyaf yn mhlith y ceuedloedd yw gweled yr Eglwya yn 
myned rhagddi mewn ardderchogrwydd ac uodeb. 

Canwyd liymn gan y côr. 

Y I.lywydd a wahoddodd y Suint i ddyfod i fyny yma yn 
ddyddiol ac addidi yr Arglwydd; canys y mae genyui neuadd yn 
awr ag sydd yn ateb dyben da ; ac yn awr gnahoddaf chwi i 
ddyfod yma gyda dwylaw glán a chalonau pur; n chan mai y 
fory yw ein “dydd ympryd/* os ocs unrhyw dlodiou, dywcdaf 
wrth yr Esgo’oion, chniliwch hwynt allan, a phorthwch hwynt; 
ac os uad oes neb, vna cuJwch y bwyd erbyn dinrnod urull. 

Yr ydym ant i chwi aros yn y Gyntmaufa hyd nes y parotocr 
eich calonau i’r Y»bryd Glàn drigo ynddyut, fel yr adwaenoch 
drosoch eich hunaiu wiriouedd yr Efengyl. Yua efo a ollyngodd 
y bobl trwy weddi. 

Atn ddaiiy galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd Young. 
Cuuwyd bytun guu y còr. Gweddiwyd gau yr Heuuriad Zera 
Fulsipher; ac)nacanwyd. 

Yr Heuuriud Ezra T. Benson a sylwodd mai yr achos fod y 
diafol yn ddig wrth Sainl y Dyddiau Diweddaf yw, o herwydd eu 
bod yn mynu mwyuhau eu bunain, ac yu cael eu harwain trwy 
ddadguddiad: yna llefurodd yughylch ymsefydlu yn y gwahauol 
ddyffrynoedd, er mwyn i’r Saint oll gael etifeddiaeth i fyw arni, a 
pharotoi lleoedd i Saint ereill i ymgasglu, o blitli poh cenedl, 
Uwyth, iaith, ac hinsuwdd, ur y ddaear. Mae y pregethwyr yn j 
byd Cristionogol yu rhybyddio eu praidd i beidio credu mewn 
“ Mormoniaeth ac etto v mae genyeh chwi, chwiorydd, allu i 
iachâu y claf, trwy osodiad dwylaw, yr hyu ni allant hwy. Yr 
oedd yr atbrawiaeth a bregethasom boreu ltedJyw yn dduionus a 
gwirioneddol ; ac os deuwu i l)uy gerbron yr Arglwydd, fel j 


136 


UDGORN SEION. 


ceisiwyd genyro, ni a gawn amser da yn ystod y Gymmanfa hon, 
ao a gawn dystiolaeth o wirionedd “ Monnoniaetli.” 

Efe a ofynodd y cwestiwn, — Pa beth, yn enw synwyr cyff- 
redin, y mae neb o’r bo»>l yn gadael en hanifeiliaid a’u moch i 
redcg yn rhyddion ? ac efe a atehodd, mai nid dyn cyfiawn, nac 
un o Saint y Dyddiou Diweddaf, yw yr bwn a wnelo felly; 
canys v personau hyny a droant eu hanifeiliaid a’u moch allan 
yn rhyddion, a wnant felly er m«yn iddynt ymborlhi yn ngerddi 
eu cymmydogion, mewn modd anonest ; tra y mae deg mil o 
Saint yn dyfod i niewn yr hvdref liwn, y rhai sydd i gael eu 
diwallu, trwy beidio goddef i’n gerddi a’n maesydd gael eu dv«- 
trywio. 

Peruriaeth gyssegredig ar y roelodeon, gan yr Henuriad Grim- 

•haw. 

Y Llywydd Young a sylwodd : — Yr wyf yn dysgwyl, yn ol 
pob tebygolrwydd, y byddaf yn allaog i lefaru ond ychydig iawn 
yn ystod y Gymraanfa hon. Mae fy ysgyfaint yn y fath sefyll- 
fa, fel pan lefaref yn ddigon liir i foddloni cynnulleidfa, y maent 
yn fy nghystuddio yu enbyd. 

Mae genyf ychydig o dectunau i’w rhoddi i’r brodyr a fvddo 
yn llefaru, ynghylch rhai o’r pethau a ddyraunaf osod gerbron y 
Gymmanfaeri chwi sylwi arnynt. 

Y cyntaf sydd ofyniad, — A gawn ni ddechreu adeiladn Teml y 
gwauwyn nesaf, fel y gallom dderbyn ein cynnysgaethiadau vn 
fwy cyflawn ? Y mae llawer yn y gynnulleidfa hon ag ydynt yn 
gwybod nad ydyrn yn rhoddi yr holl gynnysgaethiadau, ac nis 
gallwn ychwaith, yn gyfreithlawn, hyd nes yr adeiladwn Deml. 
Drachefn, y rhauau hyny ag ydyut wedi eu rhoddi yn barod. 
ac a roddir etto, yn y llo a ddefnyddiwn yn bresenuol, a roddir 
drosodd etto yn y Deml, pan y caffo ei gorphen. Y cynnysg- 
aethiadau a roddwn yn awr, a roddir yn unig trwy ganiatâd, gnn 
nad oes genyra dý yn yr hwn i weinyddu yr ordinhadau hyn o 
iachawdwriaeth, ag sydd yn gyfreithlawn, er fod genyra le cys 
urus, yr liwn a gyflwynasoro i’r Arglwydd; ac y raae'r brodyr 
sydd yn myned i mewn yno, yn gwybod, ac yn gallu dwyn tyst- 
iolaeth pa un a yw Ysbryd yr Arglwydd yno ai peidio. 

Y peth uesaf a ddygaf ger eich brou, yw — Mae arnom ei9ieu 
gweithwyr; seiri maen i podî mnr oddiarogylch y Tempìe Block. 
Yr ym yn ewyllysio cael mur er diogelu y block, fel pan ddech- 



I' UUOU N SBIOK. 


137 


r*»uom y D»*tnl na fyJdum dan yr angheurheidrwydd o gael ein 
gwangu a’n rh»v\hiro gau yiuwelwyr. Mee rhan o'r iuur ar yr 
ochr ogleddnl wedi ei hadeiladu yn barod, ac yn cyfodi oddeuto 
pedair troedíedd uwchlaw gwyueb y ddaear ; ac yr ydym yn 
meddwl gosod oddeutu deg iroedledd o adobien ur hwnw, a'r oll i 
gael ei goroni â phigau amddi(Tvuol o chwrech troedfedd, yr hyn 
wua y cyfan o'r inur yn ugain troedfedd yn uwch nä'r ddaear. 

Y peu neu'r teslun ueaaf, yw, — Mae arnoui eisieu un cant o 
deuluoedd i íyned i swydd Ilaiarn, llo y dysgwyliwn y gwcilh- 
iant haiarn. Mi a ddywedaf, er cysur i'r rhai a garant urian, ac 
a deiinlant megys pe na allent wueuihur hcbddynt, mor gynled 
ag y daw y gweithfeydd haiarn liyn mewn gweithrediad llwydd- 
ianuus, y bydd yn lo arianog. 

Yr ydym heíyd eisieu uu cant o deuluoedd i fyned i awydd Mil- 
lard ; dyua le eiateddle bwriudol lly wodraetb y Diriugaelh hon : y 
mao yn ddyffryn hardd, ac yu un o'r rhai gorcu ag ydym etto 
wedi sofydlu. 

Y peth nesaf a wnaf aylwi aruo yw, — Yr ydyra am gael rhyw 
uguin o geuadon i deilhio trwy y aefydliadau hyu. Mae un cuut 
wedi eu penodi i fyned i’r hoil fyd; a gellir chwyddo y uifer i 
ychydig yn fwy, yu (laeuorol i yiuadiiwiuJ y gyfruu hono o’r 
geuadiaelh ag sydd i fyned yn ddeheuol. Meddyliwu y gall y 
brodyr hyny a heiioüwu i ileilhio guriref, fod mor ddefuyddiol 
yma ag mewn unrhyw rau o*r byd, i ddysgu, cysuro, ac adeiladu 
y Saint yn y ffydd sunteiddiolaf. 

Gall y petli nesttf, fe allni, fod yn rhyfeddoJ i rai. Mae yr hyn 
a ddywedwyd yina y Sabbotli diweddaf gan y brawd Call, ac 
ereill, yn rboddi achlysur i’r te'tun hwn, pa un wyf yn ei 
roddi i’r brodyr i bregetbu arno ; liyny yw, Fod i’r segurwyr a’r 
torthwyr adeiladu i mi dŷ r du. Os oes rhywrai yn achwyn yn 
nghylcb fod y Brif- Lywyddiaeth yn byw ar ddegwni, yr wyf am 
i’r dynion hyn adeiladu i uii dŷ gwych a chylleus, gwerth oddeutu 
25,000 o ddolara. 

Fy nhestuu nesaf y w, ara i r bobl hyn beidio pedlera ymaith 
eu gwenith inegys ag y gwnant yu bresennol, ac megye y 
gwnaethant y Ü\\yddyn ddiweddaf; peidio gwerthu eich gwenith 
am 50 cent y bwshel, canys yn ol pob tebygolrwydd, bydd 
gen)ch i’w brynu yn ol etto oddiwrtb yr un dynion am bedwar 
neu bump dolar y bwshel. Mi a ddywedaf etto ychwaneg ar y 



Ì38 


L'PGORN S E I O K . 


pwnc hwn, — os na fydd i’r cydwladoldeb hwn werlhfawrogi ben- 
dithion yr Arglwydd, a roddwyd i ni oddiwrth ein mam ddaear — 
canys y mae ein Tad nefol yn achosi iddi ddwyu allau yn ci 
nerth, er mwyn y brodyr a’r chwiorydd sydd yn dyfod yma o 
wledydd pellenig— mi a ddywedaf wrthych, yn euw yr Arglwydd 
Dduw, fy mod yn gwyhod y caiff porth digouedd ei gau, ac y 
caiff eich gwenith a’ch 5 f d eu mallu ; fe beidia y ddaear roddi ei 
chynnyrch raewn nerth, os na fydd i’r bobl hyn werthfawrogi eu 
bendithion, a gwellu arnynt. Yn mhellach, os gwertbfawroga y 
bobl byn y bendithion yma, ni a gawn weled yr amser etto, yn y 
mynyddoedd hyn, pan ddaw y bobloedd o’n gwledydd genedigol 
am fara Os byddwn ni yn ffyddlawn, os byddwn yn onest, os 
byddwn yn ostyngedig, ac yn gwerthfawrogi bendithion y nef- 
oedd y rhai a dywelltir arnom, ac yn gwella arnynt, daw dyeithr- 
iaid i geisio bara ar ein dwylaw ; eithr os esgeuluswn ein dyled- 
swydd, — os awn yn falch, segur, huuanol, neu gybydàlyd, ac 
anghofío ein Duw, v ddacar a beidia roddi o’i ffrwytbau; hwy a 
ddifir, a ninuau a fyddwû mewn tlodi ; gellwch fod yn sicr o byna, 
frodyr a chwiorydd. 

Yr wyf wedi rhoddi y testunau hyn i'r brodyr, ac mi a ddy- 
wedaf wrth y gynnulleidfa hon, — os oes yma ry w ddyn ag sydd 
yn teimlo fod arno eisieu tywallt ei enaid yma gerbron y bobl — 
deuwch i’r pwlpud hwn : nyni yw eich brodyr. Os ydych yn 
digaioni — os n«d oes genych ymddiried i ddyfod i'r areilhfa, 
cewch y fraint o godi ar eich traed yn y gynnulleidfa. Ni a 
ddaethom ynghyd i addoli yr Arglwydd, i adeiladu ei Deyrnas. 
Dyben y Gymmanfa hon yw rayfyrio, nid yn uniongyrchol am 
yr hyn a berthyna i ni yn y r amser presennol, eithr i osod cyn- 
lluniau erbyn bywyd dyfodol; yr ydym yn ymdrechu gosnd 
sylfaen dyrchafiad a dedwyddwch dyfodol. Dyma’r lle i ni 
fyfyrio ynghylch y pethau hyny ag y gall ein galluoedd naturiol 
weithredu arnynt trwy ein gyrfa, gweinyddiaeth, llafur, &c., 
dyfodol. Yr ydym wedi yrogasglu ynghy.i yn y Gymmanfa hon, 
i ymddyddan ynghyleh pethau Duw, a j)ha beth fydd er lleshad 
ìnwyaf ei deyrnas Ef ar y ddaear — i rodiii diolcbgarwch a raawl 
iddo arn vr hyn a wnaeth, ac y raae yn wneyd, ac a wna er ein 
mwyn ni, os byddwn yu tìyddlawn. Duw a’ph beudithio chwL 
Araen. 

Yr Henuriad Levi W. Hancock a ddywedodd, fod ei galan yn 


tJDGORN fftlON. 


139 

'Wmlo î oríol«ddu ei fod allan o grnfangau y dynion hyny,y rhai 
a'i hyspeiliasant ac a'i gyraaanl ef o’i artreíle; ac y mae yn dda 
ganddo ei fod yn nyffryn -heddwcb, Ue y mae calonau y piant yn 
cael eu troi at eu Uidau, ac y gallwn niunau orfoleddu yn achoi 
«in Duvr,&c. 

Yr Hcnuiiad Zera Pulsipher a gofíai yr amser pan oedd ganddo 
i deilhio o hllliroedd er cael cynghor o henuriaid — gan gym 
haru dechreuad yr Eglwy» á'r hyn yw yn bresennol ; a dygai 
dystiolaelh oi fod wedi cae) gweledigaeth, pan yr yoiddangosodd 
angel iddo, a JJyfr Mormon yn ei law ; ac annogai y rhai sydd 
newydd ddyfud i'r dyffryn, i gadw gorchymynion Duw, bod yn 
ostyngedig ac ymbilgar, a piiarchu ac ufyddhau cynghor yr 
awdurdodau; a daugosodd fod y rliai hyny a g ydynt yn esgeulusn 
eu gweddiau a'u dyledswydd, yji gyffreJin yn syrthio allau o’r 
L'glwys, ac yn cael eu dainnio. 

Y Llywydd Kimball : Yr ydych wedi clyw»»d gwahanol 
destunau a gyffwynwyd ger eicli bron gau y I.lywydd Young: 
Did yw wahaniaeth pa un a gymmerwn mewn llaw gyntaf. Y 
mae llawer o gynlluuiau yn caul eu gwntnd er mwyn cae) eicb 
gwenith ara 76 neu 80 cents y bwshel — daw llawer yma y rhai a 
deimlanl vji eu cHÌonau i acliwyn oblegid y J.lywydd Young ac 
ereill — gofyna yr ymfudiad presennol iydd wn dyfod i niown yn 
agos i 100,000 o fwsheli o yj i*w porthi bwy a u hanifeiliuid ; ac 
y inae cynnifer o bersonau beb hyd y nod eu hura eu Uunain, y 
rhai a ofynant yn agos gymmaict â iiyny yu ycbwaueg; ac y 
mae yn ddiau genyf i.a cha/odd erioed gyuiciaint o la/ur ti ddin- 
ystrio yn y dyffryn uurhyw ffwyddyn yn ffaenorol i hon; ac y 
Biae y brawd Bhgbam yn dweyd, 41 Cymmerwch eich anifeiliaid 
lieno, ac ynoddeadeLlwcb hwynt.” A •wnewch chwi hyn? [Ateb- 
odd y Saiut, “ü«nann.”] Ac efe a annogodd y Saiut i wertbu 
eu dillad i r ff ertnw yr ani wenith, fel ag i gadw ffwrdd rhag y 
uiarchnadwyr; ac adduruwch eicli palasau â gwaith cartrefol : 
ac 08 na ellwch gael edafedd cotwm i nau eich liaw r-leni, pletb- 
wch y bratiau, ac addurnwch eich palasau à llawr-leui braüau. 

Mi a ddywodais wrlhych oü, ymarferwcli riuwedd, callineb, 
oynnildeb ; byildwcb arbedus, a byddwch ddiwyd, a chwi a fen- 
.dithir. Boed i'r Arglwydd eicli bendiüiio. Ainen. 

Brawd ieuanc, ag oedd newydd gyiliaedd, enw yr hwn nii 
tf5y.wíom, a safai yn yr areithfa am ycbydig o /ynydau: gorfoL 



m 


ÜDGORN SErOíl. 


eddai wrth weled cynnifer mor ewyllysaar i ufyddhau cynghoríoi» 
yr Arglwydd, a dywedodd mai ei resyraau dros ddyfodi’r DyfTrynr 
oedd, fel v gullHsai gael ei ddysgu gan Brophuryd yr Arglwydd. 

Canwyd ìiyran gan y côr, pan ddygnyd crw th ddwbl y byr-dôi> 
i ymarferiad atn y tro cyntaf yn y lle hwn. 

Gweddiwyd gan yr Henuriad Lorenzo Snow. 

Addoedwyd hyd ddeg, boreu dranoeth. 

Am chwech yn yr hwt/r , cy furfyddodd' Henuriaid Tsrael yn j 
Tabernacl. Galwyd i drefn gan yr Henuriad í.orenao Snow. 

Canodd y gynnulleidfa, “ Corae all ye sons of Zion. ,> Gwedd- 
iwyd gan yr Henuriad Snow. Cauodd y gynnulleìdfa, “ Glory 
to Thee, my God, this night*' 

Yr Henuriad F. D. Richards a ufyddhaodd i'r alwad a wnaeá 
amo i bregethu yr hwyr hwn ; a chan na fu y gair “ nis gallaP r 
erioed yn ei eir-lecltres, nid oedd o dan nnrhyw draíTerth i’w 
ddileu. Yr oedd y cyfrifoideb ag oedd ef dano, yn ei alluogi yn 
wastadol i ddysgwyl am gyunorthwy yr Ysbryd Glân. 

Y Saint y w yr unig berscnau ar y ddaear ag a allant wir orfol- 
eddu, ac a wyddant fod Duw gyda ni ; eitbr y byd, heb wybod 
dim atn allu Duw, a brio<!o)aut ein liwyddiant i hyn — fod ein 
blaenoriaid yn rai o b< n ysbrydìon yr oes. Mae ein çweled yn 
adeiladu diuasoedd, ac yn mhen ychydig tlynyddoedd yn cael ein> 
gyru o honynt, ac weie, niewti ychydig amser, yr ydym yn gyf- 
oetbocach nag o’r blaen, yn eu hachosi i ddweyd ein bod yn 
meddu gallu mawr a phwerus. Ni a gawsom fan ar y ddaear ag 
nad oedd yn ddyiuunol i unrhyw ddyn i ymsefydlu ; a diolch i'r 
Arglwydd, mae Sainty Dyddiau Diweddaf wedi cymmeryd medd- 
iant o ran wrthodedig o’r ddaear, ac yn awr gallwn achosi i’r 
anialwch tìodeuo fel y rhosyn, a’r diffaelhdir lawenychu. 

Efe a gefnogotld achos gwaith cartrefol ; ac yna, meddai efe, 
nid yn unig ni a gaera gasgliad pobloedd, eithr hefyd gasgliad 
defnyddiau. Pe buasai yr arian ag sydd wedi eu talu am siwgr 
yn unig, yn awr yu y Dyffryn, buasai yma gyfrwng cylchredol 
cysurus i’r holl Diriogaeth. 

Drachefn, os gallwn guel gwaith haiarn wedi ei ddechreu yn 
ein plith, fe fydd o leshad mawr i’r Diiiogaetb. Mae y brawd 
Erastus Snow a minnau yn myned i lawr i swydd Haiarn, gyda 
llwyth o nwyddau, i ymuno â'n br.'dyr yno, ac edrych os gallwn. 
wneyd hyny yn fendith i’r cydwladoldeb, ac felly arbed fcrysor» 



t nnoRN tEfocf . 


141 

ftçdil y Diriogaeth ; gwnn hyn roddì sefscllogrwyild i’r budd 
arÌMnol. Yr wyf yn ednch yu ih!uen ychydig o 'ilvnyddoedd r 
pun y gallaf wi ied y gwl.m yn caei ei gymmeryd oddiar y ddafad f 
a’i weithio yn fretbyn hyfrydol, gan eiu dwylaw ei n hunuin ; u« 
yna chwi a wneweh gau i fyny rodfa trosghryddiad allau o arian, 
am y peth hwnw hefvd. 

Yroa yn y dyífrynoeild hyn, gallwn weled wyneb yn wyneb, a 
theiinlo calon dyn yn curo roewu atebiad i’n heiddo eiu huaain ; 
eithr oe ewch allan i’r byd, chwi a gewch ullun yn ddiau fod pob 
dyn drouto ei hunun, a’r diuf.l droutynt i gyd. Yr wyf yn edrycb 
yn rclaen at yr aucuer puu fydd dynion am ddyfod i gael sefydliad 
ac enw yn ein myug, er niwyn el\r bydol ; io, frodyr, fe dduw yr 
amser, pan fydd gan y Llywyddiaoth i ddefnyddio eu gallu 
mwyaf u’u pryder er rhw\ntro dyfodiud diuÜiaid i'u pliih,yn gyin- 
niuint f'elly ag yr ydyiu ui yu awyddus i fedyddio dyner uiuddeu- 
»ut o'i bechoilau. 

Frodyr, y mae genym i fyw yn ol yr efengyl, neu ynte mae ein 
ffydd yu ofer. Mae yr Arglwydd yn ein rcawrygu ni yn ngolwg 
y byd, megys ag y gwnaeth yn fynych pan yr oeddeni yn Nauvoo : 
gwuai personau ddyfod o IFostou i Gyiumanfa ; hyddui eu llyguid 
mor fawriou fel y dychwelenl ac y cyhoeddent yu breòenuol 
oddeutu dwbl y nifer ng oedd y n yr holl ddinas, Scc. 

Yr Heuuriad W. WoodrulT : Gwir a ddywedwyd eiu bod ni yn 
cynnyddu mewn gwybodaelh a doethineb, a’n hod yn teimlo llaw 
Duw yn ein harwuin ; elto y roae ar y bobl hyu un hai, a liyny 
y w, rheJeg i ystordŷ Cenodl ddyn a gwui io y ddolar olaf a fedd- 
ant, yn hytrach nâ niyned ut frawd yn yr Eglwys; y mae yn fai 
yn Israel, ac fe ddylui gael ei attal. Pa cyhyd y cynnaliwch 
chwi ddynion nad ydynt yn dal i fyny y Deynias hon, ya 
bytruch nâ dal eich huuain i t'yny? Y dyniou ag oeddynt wedi 
sugno gwaed bywyd cydwladoldeb Nauvoo, uedd y rliai cyntaf i 
dynu’r dûr aruom a'n gyru o’n gartreÛeoedd ; ac nid wyf yn 
ofni dywedyd, pe hyddai i’r Saint adae! y dyffrynoedd liyn, ac i’r 
Cenedloedd gymmeryd roeddiant o’n tai, a’n ffermydd, na allent 
fyw yiua, a btiasai newyn yn eu canol yn y dyffryuoedd hyn. 

Yna yr Hennriad (>. Hyde a gododd i lefaru ; eitbr yr oedd 
yr Ysgrifenydd dan yr anghenrheidrwydd o ymadael, o herwydâ 
ahechyd* 


{Tw barhau.) 



14) 


UDOORK SEION. 


PREGETH ARALL GAN Y LLYWYDD 3. Y0UN6, 

A draddoduyd ar ddydd Sul, Awst 15, I8ô2, meum ffordd o iarhad 
ar y picnc c driniodd y Sul blaeaoro!. 

[Parhad o dud. 127.] 

Mi a gyfeiriaf eich meddyliau at Abrahara ; efe a fu byw lawer « 
âynyddau heb blani, ac a ymddyddanodi yn ddylal á’r Arglwydd 
«r gwybod os byddai i’w enw gael ei ddileu o’r liyfr, neu os 
byddai i ddarfod. Yr oedd efe yn ddyn cyfiacn, yn ddyo da, ac 
yn ymddyddan á'i Arglwydd; yr oedd yn derbyn dadguddiadau 
oddi uchod, ac yn cyirinachu â bodau neíol ; tra mae ei gri 
parhaus oedd, O, Arglwydd, a erya fy enw yrna ? Gellwcli ddar- 
llen yn y Beibl, pa fodd y cafodd eí addenid, a’i wraig yn ddiau 
a ymddug iddo fab yn ei hen ddyddiau. Ele a gafodd yr uddew- 
id hon : “ Ahraham, ly mab, chwi a gewch biliogaeth, a cheuedl 
fawr a darddant o’ch Iwynau ; chwi a dderbyniwch ddymuniad 
eich calon. Pa beth a ellwch chwi ddymnno, Abraham r” Yr 
wryf am wybod os raai dyma fydd diwedd fy hiliogaeth, ac os yw 
fy enw i aros yma? Nac yw, raedd yr Arglwydd, ar eich hiliog- 
aeth chwi ni fydd diwedd. Yr ydych yn cotìo yr byn a ddywed- 
odd yr apostol yngbylch y raaler hyn. Dyma yw ; ei had ef a 
fydd fel y tywod ar làn y mòr, ec tel y sêr yn y ffurfafen, o ran 
lliosogrwydd ; nis gallant gael eu rhifo, o’r pryd hwn allan ac yn 
dragywydd ; y raaeut yn ddiddiwedd, ac o hyd yn purhau i aml- 
hau ac arnlhau. 

Dynsa hiliogaetb Abraham yn y lŷ hwn ; mae yn agos yr holl 
gynnulleidfa bon ÿn gynnwyeedig o honynt ; ac y maeut ar eu 
cynnydd, gan yiuledaenu ar y deheu ac ar yr aswy, yn ol yr 
addewid a wnaed i Abruham, a’r bendithion yr oedd efe yn eu taer 
geisio. Yr wyf yn crybwyll hyn er eich adgotfa chwi o un ífaith ; 
y mae yn fendith fawr, ac yn un o’r rhui mwyaf a eîlir eu rhoddi 
i .fôd marwol — sef derbyu cadarnhad yr Hollalluog, Uef fìuw wrth 
nnrhyw ddyn, yn dweyd y caitf ciifedau bywyduu tragywyddol. 
Y rhodd o fywyd tragy wyddol, yw y fwyaf o bob rboddion a ellir 
cu rhoddi i ddynolryw. 

Pan yr ydyui yn rhoi cam i gydwladoldebau ereill, neu fyfyrio 
jyr hyn sydd wedi myned heibio, a thdtlu golwg ar ein cyn-deid- 
ttüu, pa betli fydd eu sefyllfa — pa betb fydd eu tynghed? Mi k 


UDGORN ÍE ÌOH . 


144 

*Haf ddyiredyd wrtbych, a chwi a ganiatewch i mi farnu y mater ; 
nid wyf, er hyny, yn myned i’w barnu, a chyhoeddi dedfryd 
amynt ; eithr y raao eu aefyllfa yn eglur i’r rhai hyny sydd yn 
deall. 

Yr oedd fy nhad, a*m tadcu, a'm bcnafiaid, yn rai o’r crefydd- 
wyr manylaf ag oedd yn byw ar y ddaear; diammau y gellwcb 
cbwithau ddweyd yr un petb am yr eiddoch chwithau. Am fy 
mam, yr hon a’m hymddug, gallaf ddweyd, na fu gwell menyw 
ná bi eriocd yn byw yn y byd ; y mao genyf deimladau mab tuag 
ati ; fo ddylwn eu meddu — y mao hyny >n iawn ; eithr yr wyf 
yu barnu y raater o barthed iddi hi, oddiwrth egwyddorino aa 
ysbryd yr addysgiudau u dderbiniuis oddiwrthi, 

A gofnogai hi un o’i phiaut yu y weithred leiuf ag oedd yn fci* 
us, vn ol ei thraddodiHduu ? Nu wnelai, ddiiu >n y radd leiaf. 
Fo gefais i fy nwyn i fyny mor faowl, mor gadarn yn ffydd y 
grefydd Grintionogol, gan fy rhieui, n- n y mcjdyliwn pan ddy- 
wedwu “diafol,*’ fy rood wedi tyngu yu dra drygionus, gan nad ar 
ba achlysur, neu o dan ba amgylcbiadau y dygwyddai ; pe def- 
nyddiwu enw y diafol, mi a gawswn yn ddiau fy ngboryddu, a 
byuy yn llym. A wnai fy nliud neu fy mam ganiatùu i rai o'u 
plant ddweyd “ darn it ?’* A oeddynt hyd y nod yn cael eu cun 
iutáu i ddweyd 44 1 vowV 9 Nac oeddynt. Pe dywedcin ni y naill 
ncu'r llall o'r geiriau liyn, ni a gaem ein filangellu or herwydd. 
Nid wyf yn dwoyd ua ddywodasoin y cyfryw eiriau pan aliun • 
olwg ein tad a'n muu ; eilbr oa deuui hyny rywfodd i'w clu&liau 
hwy, yr oeddem yn sicr o gael ein ceryddu. 

A glywais i erioed ddyn yu rhegu yn nh\* fy nhad ? N’addo, 
erioed yn fy mywyd. Ni chlywais erioed fy nhad, neu unrhyw 
berson o amgylch ei dŷ, yn rhcgu cymmaint â dweyd, “ darn il," 
neu 4 ‘ curee il,*' neu 44 the devil.*' Felly, chwi welwch fy mod 
wedi fy nwyn i fyny yn lled fanwl. Yr oedd fy miin, tra y bu 
byw, yn dysgu oi phlaul yr holl amser i anrhydeddu enw y 
Tad a’r Mab, ac i baichu y Llyír Santaidd ; hi u ddywedui. dur 
llenwch ef, cadwch ei gynghorion.a ohymhwyswoh hwynt at eich 
bywydau, cyn belled ag y gailoch ; gwoewch bob peth sydd yn 
dda; na wnewch ddim sydd yn ddrwg; ac «»s gwelwch rywun 
mevrn caledi, gweinyddwch i'w anghenion ; na oddefwch i eiddig- 
edd gyfodi yn eich niynwesau, oblegid os gwnewch, chwi a orch- 
fygir gan y drwg. Nis gwn i mi erioed wueyd cam iiu 



L'DGORN S K ION ■ 


144 

cjrmraydog, hyd y nod o wertli pin. Dysgwyd fi, pan yn blontyn, 
i beidio cYrameryd pfo oddiwrih ddrws cyiuroydog, eiihr myned 
ag ef i’r tý, a’i roddi i rai o'r teulu. Ni wnaeth fy mam na’in 
tad erioed gefuogi neb o’u plant metrn dira er gwneyd cam â'a 
cymmydog, neu eu cyd-ddyn, hyd y nod pe cawsent eu niweidio 
ganddynt. Os ydynt wedi fy niweidio i, medd fy nbad, gadewch 
i mi ddychwelyd da arn ddrwg, a u gadael yn llaw vr Arglwydd; 
efe a’m beudithia i am wneuthuryn iawn, ac a’u meUdithia hwy 
um wueuthur ar gam. 

Mi a grybwyllais fy rhieni fv hun, a’u liaddysgiadau i’w plant, 
yn unig er mwyn dwyn o ílaen eich meddyliau y miloedd, a’r 
miliynuu, a’r miloedd o filiynau o drigolion y ddaear, y rhai 
ydynt wedi byw, ac wedi myned ymaith oddiar yr esgynlawr 
gwcithrediad hwn : a’r uiiliynau ag sydd yn awr yn byw, bwyta, 
yfed, ac yn ymwneyd yu ddiwyd â gorcbwyllon braidd auorpbenol 
y bywyd marwol, megys yr ydyra ni ; pob uu yn symud yn ol eu 
galwedigaeth eu hunain, ac yn ol eu golygiudau a’u drychfeddyl- 
iau eu hunain am betliau ; eilhr y maent oll yn gyffelyb yn 
aiiadlu yr awyr rydd, ac yn yfed o'r dwfr rhydd ; uc y maent oll 
gerbron yr Arglwydd. Yr wyf yn dwyu i sylw y nodiadaa bych- 
aiti hyn er parotoi y ffordd i’r gofyniad, l’a beth ydych yn rayned 
i wneuthur â holl drigolion hyn y ddaear? 

Mae y Meliiodistiaid yn ateb, mae yn rhaiJ i chwi ddyfod i’r 
eisteddle gobeitliiol, neu ynte gael eich soddi i’r Uyu hono o dân 
a brwmstan, ac yno i fyw yn dragywydd, heb ddiwedd ar eich 
poenediguelh, yc nihlith diatliaid a roddir ar waith i'ch pygo 
chwi o aragylch, gan ychwanegu brwmstan at dân, a thân at 
frwmstan. Yr ydych i aros yno am fiìiynau, u miloedd o nliyn- 
au, a miliynau o biliynau o flynyddoedd, a'r oll o'r gweddill a ali 
dyu feddwl am dano ar ddull ffigyrau ; pan fyddoch wedi byw 
yuo gynnifer o flynyddoedd, nid ydych ddira agosach i ddiwedd y 
boenedigaeth ddychrynilyd hon, nag oeddych pan ddechreuasoch 
g yntaf. 

Mae hyn wedi ymddaugos i rai, er fy roabandod byd y dydd 
heddyw, yn ffolineb hollol, sef siarad ara drigolion y ddaear yn 
cael eu colli fol hyn yn anadferol; siarad am fy nhad a’m mam 
i, a'r eiddo chwithau, neu ein hynafiaid, y rhai a fuont byw yn 
ffyddlawn yn ol y goleuni goreu a feddent, eithr oblegid na fedd- 
ent y cyfammod tragywyddol, a’r offeiriadaeth santaidd yn eu 



UDOORN 9E10V. 


14 « 

rnyüg, y eaent fvncd i uffctn, a rhmiio vno i bob traRywyddoldcb. 
Mae yn (Tolineb i mi ; yr oedd yn wastad, ac y mae etto. 

Ta beth ydych yn myred » «neuihur o honynt? Mi a ddy 
wedaf wrtl»ych. Cymro**rwrh y Methodistiaid, a phob diwygiwr, 
o'r diweddef, yn ol liyd at y Hreniu Iago, yr hwn a yinneillduodd 
oddiwrth awdurdodau y I'ab ; a'r cannoedd a'r roiloedd ag aydd 
yn awr yn byw ar y ddacnr, ug aydd wedi byw a myned hcibio, y 
rhai na broíTesant un grefydd, eilhr a «afuut o hirbell oddiwrth 
bob pleidiau ; yn mhlith y rhai ag ydynt wedi meirw, a’r rhai ng 
ydynt yn byw; y mae Uuoedd vr*?di bod, ac yn bod,mor d*ia ag 
y gwyddnnt pa fodd i fod. 

Yn awr y pwnc yw, gwybod pa beth yr ydym yn myned » 
wneyd o honynt. A ydym yn myned i'w gyru hwynt i uffcrn 
ddiddiwedj ? Gofyna hyn ycbydig o eglurhad ; canyn pe bydd- 
wn i yn dywedyd eu bod oll yn myned i uflern, yn ddiau mi a 
ddywodwn y gwirioncdd; ac m» a allaf ddywedyd, megya ag y 
dywedais y Sabboth diweddaf; y mne pawb yn myned yuo, y sunt 
a'r pochadur, mewn un yatyf o'r gair. 

Mae rhe^ymau droa hyn ; a gwaith dyn yw dcall pa beth 
ydynt; gan osod pob pelh yn ei lecihon; gan ddospnrthu a 
gosod poh pelh Ue y p«*rlhvnant, er gwneuthur atlirawiaeth iach- 
awdwriaeth yn gyllawn. Mae rhag-ordeiniad, er eoghraiíTt, a 
rhad r&s, yn uthr&wiaethau gwirioneddo), ciilir mne yn rhaid eu 
cyssylltu ynghyd yn briodol, a'u dosp »rthu yn gvwir, fel ag i 
achosi cyd-«i irawiad rbwng y ddwy athrawiuetb groos-ymddanços- 
iadol byn. Mae yn rhaid i ni wybod, pan fyddo yr Arglwydd yn 
llefaru, pa beth y inao yn siarud yn ei gylcli, ac am bwy y mae 
yn siarad, — mae yr oll,a chryn lawer yn rhagor, yn anghcnrheid- 
iol er cael gwybodaeth briodoi am boll gynllun yr iuchawj. 
wriaelh. 

Oofynaf i chwi dracbefn, pa beth ydym yn myned i wneyd o 
dad amam? A ydych yn inyned i'w danfon i golledigaeth, a’u 
gadael i ymdrabaeddu mewu trueni dychrynllyd a phoenedigaeth 
ddiddiwedd ? Nac ydych ; nid ydyin yn rayned i wneyd dim o’r 
fath beth; eithr n» a’u gosodwn lle y perthynant. 

Yn awr deallwch, feddaeth yr holl ysbryd»»edd oddiwrth Dduw, 
a hwy a ddaethant yn bur o’i bresennoldeb, ac a osodwyd mewn 
pebyll daearol, y rbai a gorffolwyd i’r unig ddyben hwnw; ac 
feiiy yr ysbryd a’r corff a ddaetliant yn enaid byw. Os byddal 



ÜDGORN 8EI0N. 


14G 

»'r eneidiau byn fyir, yn ol cyfraith y nefoedd, ordeJniodd Datr 
fod iddynt ddyfod yn demlati parotöedig i etifeddu pob peth. 
Ewyllysiaf i chwi ddeall, fod pob ysbrydoedd yn bur pan osodir 
hwynt yn y pebyll hyn ; eithr nid oes genytn amser i egluro, neu 
o9ûd o’ch blaen, yr achos o’r holl ararywiaeth raenn yraddangos- 
iad, yn y pebyll marirol ; y mae achosion o honynt. 31ae ein 
hysbrydoedd yn llanw y pebyll a gorffolwyd iJdynt; prcswylfod 
ydyw i’r ysbryd drigo ynddo ; ac os cytuna yr ysbryd a’r corff i 
gadw yr ltoll gy-rcithiau, a’r boll (»rchyraynion a ddadguddia yr 
Arglwydd i’r babell hono, ni chaiff ‘oyth ei dinys'rio. 

Prt gyuiinaint a gedwir ? Pawb nad ydynt yn gwodu, ac yn 
beiddio galln a cbymmeriud Mab Duw; pawb nad ydynt yn 
pechu yn erbyn yr Ysbryd Glân. Yn awr i ddychwelyd etto. 
Dyma yr yshn doedd ng ydyrt wedi dyfod a cbymmeryd inedd- 
iant o'r tabernuclau a barotowyd ; raaeut hwy wedi rayned i mewn 
i’w tý; ac yr ydych yn gweled fod y preswylfeydd liyn o eiddo 
yr ysbrydoedd yn wasgaredig dros wyneb y ddnear, ac y raaent 
wedi dyfod oddiwrth yr Arglwydd yn bur yn eu hysbrydoedd ; 
mae y rhai hyn yn myned i mewn i’w pebyll, ac yn eacl eu cau 
allan o’i bresennoldeb, ac o wybodaetn yr Arglwydd ; maent yt 
anwybndus, yn llawn anghrediniaeth, yn agored i draddodiadau 
ansantaidd eu tadau, y rhai sydd gunddynt i ymiadd à hwyot, a’r 
holl ddrygioni eg sydd yn y byd, á'r hwn y mae ganddynt i 
ymdrechu. 

Edrychwch, â llygad eich raeddwl, ar y miliynan o bonynt jn 
yr boll genedloedd, ag sydd yu gwneyd yn ol y wybodaeth oreu 
a feddaut. Beth ! yr Eglwys Gatholig Rufeinig ? Ië, ac yna 
pob un o'i merched, i waered hyd at yr eglwys Brotestanaidd 
ddiweddaraf a reoleiddiwyd ; maent oll yn gwneyd braidd gystal 
ag y gallant, ac yn byw yn ol y goleuni goreu a feddant, gryn 
lawer o honynt, er nid i gyd. Pa beth a wnawn o honynt? Y 
maent yn myned o’r byd—raae eu hysbrydoedd yn myned i’r byd 
ysbrydol, ac y raae eu cyrff yn d^chwelyd i’w raam ddaear, ac 
yno yn huno, tra y niae eu hysbrydoedd gerbron yr Arglwydd. 

A ydynt yn ddedwydd ? Mae pob mab a merch i Adda, ag 
sydd yn byw yn ol y goleuni a’r wybodaeih oreu sydd gauddynt, 
pan y raaent yn rayned i’r byd ysbrydol, yn ddedwydd raewn 
cyferbyniad i’w ffyddloneb. Er enghraifft, taflwcli olwg ar rai 
o’u diweddar ddiwygwyr ; cymmerwch y fath oreu o ddiwygwyr 



CDGO*N SRfON. 


147 


a /eddfrn, y rhai ydynt yr holl amser yn llawn o ogonlant a ded- 
wyddwcb, ac yn Ilawn o fawl i’r Arglwydd ; y rhai ydynt yo 
eyfarfod yn fynych i ganu a gweddio, a phregethu, a bloeddio, a 
diolch i*r Arglwydd Hollalluog (ac inewn llawer o enghreifftiau, 
ac i raddau mawr y uiaent yn mwynhau llawrer o ysbryd daionua, 
yr hwn yw Yabryd yr ArglwydJ, neu oleuni Criat, yr bwn sydd 
yn goleuo y byd). 

Yn awr gall hyn fod yn hynod i rai. Beth î hwy yn rnwynhan 
Yabryd yr Arglwydd ? Ic, pob dyn a dynes, yn ol eu ffydd a'r 
wybodaeth sydd yn eu roeddiant. Maent yn mwynhau daioni 
eu Tad o'r ncfoedd. A ydynt yn derbyn Yabryd yr Arglwydd ? 
Ydynt, ac yn mwynhau ei oleuni, ac yn rhodio ynddo, ac yn gor- 
foleddu ynddo. 

Pa beth fydd eu cyflwr hwy yn ol llaw ? Pob Methodist ffydd- 
lawn ag a fu byw i fyny, ac a gyflawnodd yn ffyddlawn ofynion 
oi grefydd, yn ol y goleuni goreu a feddai, gnn wntuihur daioni 
i bawb, a drwg i neb, heb niweidio un dyn ar y ddacar, gan anrhyd*- 
eddu ei Dduw cyn belled ag y gwyddai, — a gaiff gymmaint o 
nefoedd og a ddysgnyliodd eriocd yn y cnawd, a llawer mwy. — 
Pob Presbyteriad, a phob Crynwr, a phob Bedyddiwr, a phob 
aelod Pabyddol; pob diwygiwr o ba ddosparth neu radd hynag, 
ng sydd yn by w yn ol y goleuni goreu aydd ganddynt, ac heb íoi 
erioed wedi cael cyfleusdra i dderbyn mwy o oleuni nâ’r byn 
•ydd yn eu meddiant, — a gant ac a íwynhant yr oll y roaent ym 
fyw er ei fwyn. 

(I'w barhau .) 


TRAWS BLANIAD Y BLODEÜYN. 

O ELLMYNAEG goetue. 

Mewn coedwig werdd ag oedd gerllaw^ 
Un gedd aeth â’m bryd, 

A mi a grwydrwn yma a thraw, 

Heb neges yn y byd. 

Dygwyddais wel’d blodeuyn têr — 
Blodeuyn aeth à in serch; 

Dyscleiriai fel pur lewyrch sêr, 

Neu ddysclaer lygad mercb. 



148 


tJIVGOHN SEÍOTf. 


Awyddwn am ci dynn’n fawr, 

Ond clywD ryw heth fel llais,— 

“A raid i ti fv nhòri lawr, 

I wvwo ar y maes ?” 

O’r gwraidd yn dirion tynais ef, 

A'i ddwyn a wnea i*m gar«îd; 

Tyf yno mewn rhag.-rach lie, 

A’i wedd yn 9aith mwy hardd. (1847.) 


AMRYWIAETHAU, Äc. 

NlD y He, meddai Cieero, sydd yn gwneyd y person, ond y per- 
son 8ydd yn gwnoyd y Ile yn anrhydeddus. 

Nm wyf yn ei«id»geddu wrth ddedwyddwch ncb, canys yr wyf 
yn foddlawn ar yr eiddwf fy hun. 

Ni ddyìnì yr ienanc anturio dim heb gyd-ymgyngbori â’r oed- 
ranua; canys er mai ieuenctyd yw y tyoimor goreu i weithredu, 
etto hen oedran yw y cyoghorwr goreu. 

Nac anghoti*'ch byth y caredigrwydd a wna ere**ll â chwi ; ac 
na ddannodwch i ereill y caredigrwydd a wnewch chwi â hwynt. 

Mae yn well i ni ddyoddef yn ddiacbos, nà bod achos i*n 
dyoddefiadau. 

Nin yw lledrad vn cyfoethogi neb, nid yw olusenau yn llwm 
hau neb, ac nid \w gweddiaa yn rhwystro gwaith neb. 

Yr hwn sydd yn dilyn natur, nid yw fyth allan o’i ÍTordò. 
Natur a ddárostyngir woiihiau, eithr anfyuych y diflfoddir hi. 

Mae yn Atnerica 350 o newyddiaduron dyddiol,ac yn Lloegr 
ddim ond 10. 

Hwyliodd cwrapcini arall o Saint o Liverpool, yn cynnwys 
345 o eneidiau, dan lywyddiaeth yr Henuriad J. W. Young, ar y 
15fed o’r mis hwn, ar fwrdd yr Elvira Üwen. 


Taliadaü O Chwef. 1* hyd Chwef. 24.— Sîr Fynwy, 3s OJc; 
Sir Fòn, £1 2s; Aberdâr, I5s; Öeorgetown, 8s 7c ; Ffynnon- 
Tydfil, 2s4c; Troedyrhiw, ls 6c; Cap Coch, 8s.— Cyfanswm, 
£3 Os 5fc. 

({gf Cynnelir Cymmanfa Sir Fon ar y 6fed o Fawrlh. 

« J. T.” — Dvlech i hwi ac ereill edrych fod y biliau a’r sypynau 
yn ateb eu gilvdd, cyn deohreu eu dosparthu. 

Anfoner pob llyfhyron, yn cynnwys eirchion a thaîiadau, 
i John Davis , Printer , John's Street, Georgetown , Merlhyr. 


i. L) A v I S , ABGRAPI'YDD, MFEtH YR TYDFIL. 



UDGOItN SEION. 

NCU 


^rrnt j> ŵtíitt. 



ItiUF. 10.] MAWItTH 5, 1KÍ3. [Cvf. V. 


COFNOniON CYMMANFA GYFFREDINOL FGI.M’YS 
1ESU GIIIST 0 SAINT Y DYDDlAU DIWEDDAF, 

A tfynnnUwìid t/n ■/ TnhrrnâH, Jììrina ■/ l.lf/n Ilnlrn Fawr , yn 
íìrchrm Ilyilrrf fi, Ití;', Kl yn >/ l-wcu, — y Llytrydd IJrnjhatn 
Youny y/i Unuyrltlu, 

[Farhld o dml. 141.) 

Ar f 7fe<l o IÎTÍref, y Gymmanfa a aliryd 1 drefn pan y 
I.lywydd Kimball, ugoin mynyd i ddcg. L'anoJd y chr bymn. 
Gweddiwyd gan yr Hi'nuriad l’hineha* II. Y.aing. Canwyd. 

Y’r Henuriud Hyde a m' lodd f..d yn angtirnrhiidiwj i’r Saint 
vmnrfervd eu hymdrecliiadnu gareu i d.li.'celu y parlia. 1 o gorll ac 
VBbrvil, fel y gallont barhaa gweiihredoedd y T I, canys gweithia 
Dni» gyda’r offerynau a baron.dd i’r pernyl h»nw, n • y mae gan 
ddvn i berffeilhio ei hunan, megyi y mae Duir ei hun yn ber- 
ffailh. Dyn yw yr arrdwr o'i dded'rydjuch neu ei drueni ei liun, 
a dvlai gan hyny gr.'it aingylchindau er gn neutliur ei hun yn 
ddedw-dd. Heb pysurou bywyd, gull y fenyw dyner ei hunan 
droi cariad yn gasineb, megys ag y gwelwy.l yn ngwarchae 
Jerusalcm, pan y bwytaodd y wraig o ffrwyth ei lwynau ei hun. 
ltliaid i ddyn ymgyngbori â notur, ac yna poh peili a ymlithra 
yn mlacn yn esmwvth, pan y gall efe fenilitliio ei hun ac ereill; 
ond os gwcsgir ef gan cisieu, efo a de : m!a yn druenas. 

Mae y dyffryn hwn wedi ei gymmeryd i fyny yn agos i gyd 
gan ffermydd, ac y mae yr hull goed wcdi eu defuyddio, yr hyn a 
10 



UDGORN 8ElOfV . 


130 

ofjna ddjn fod ddau ddiwrnod er cnel llwjth o good ; oe jc 
hjd jr amser bwnw y mae djn jn íjnych yn colli ei anifeiliaid,. 
j rhai a allant ddystrjwio gardd ei gymmydog, a thynu costiau. 
Gan hyny, y roae yn weli myned i le ag y mae y cymmydbgion 
yn auamlach, a chael y lleoedd goreu at ffermydd ; gallwch gael 
yno lwyth o goed unrhyw foren, a gosod eich anifeiliaid mewn 
lle da, ac yna chwi a gewch roddion Duw trwy eich diwydrwydd 
eich hun. Yn y wlad yn ddeheuol, roae dígon o le er ymarferyd 
eich galluoedd. Yn swydd Haiarn, y raaeut yn dechreu gwneuth- 
nr haiarn, a’r cyfryw fydd yn byw yno ar wneuthuriad y stove 
neu’r crocban caw -1 cyntaf,a ganteu henwau mewn colTadwriaetb. 
Ac yn mhellach, mae ganddynt fynydd cyfan o frwmstân,a’r olL 
tydd genyf fì i ddywedyd yw.peidiwch ei roi ar dAn etto, ond 
gadewcb iddo aros hyd nes y rhoddo yr Arglwydd ei hun dân 
ynddo, pan longa Efe y ddaear â thln. Rfae yno hefyd ddigon 

0 goed, dwfr, a phorfa, a T r gairj yw, Ewch i'r deheu, a llanwch y 
dyífrynoedd ; canjs os nad ewch, y personau sjdd jn bjw jn y 
dyffryn hwn a werthar.t eu heiddo yma, ac a feddiannant y tir- 
oedd hyny n fyddo mwryaf dewisol. Pwy nad aiff i’r dehen, lla 
y gallwch godi oranges a grawnwin. Ni all dyn newynu i far- 
wolaeth ar grapes yn unig. Mi brofais hyny fy hun, ac yr wyf 
am fod yn brofíadol etto. Felìy, peidiwch aros yma, ond ewcb 

1 dir y meillion a’r grawnwin, a llo y gallwch gael glo aro e» 
gloddio, 

“ DebeobartTi,'’ felly, yw y gair, canys 09 na chewch fynydd o 
siwgr yno, mae y brawd Taylor yn myued i’r deheubarth gyda er 
beiriant siwgr, a*r lle y mae'r melys, y cyfryw a garant felysdra 
a wnant fyned. “ Tua’r deheu y mae dyiifínd yr amherodraetb/* 

Peidiwch byth aros yma, lle mae eich auifeiliaid yn cael tam- 
aid o borfa ar un erw, ac yna yn myned i erw arall i gael tamaid 
arall ; ond ewch i’r deheubarth, lle mae y borfa yn doreitbiog. 

Frodyr a chwiorydd, ymgynghorwch â natur, mynwch le da — 
dyma yw cynghor y brodyr, fel y caffoch eich diwallu; a molwcb 
yr Arghrydd ein Duw ; a Dnw aVh gwobrwya chwi. Amen. 

Y Llywydd Kimball a ddywedodd : Bu llawer o bersonau yn 
aeisio cadw eu perthynasau yma ; ond os ânt i swydd Haiam 
neu swydd Millard, y muent yn ofni y collant eu seliadau a’o 
tynnysgaethiadau. Mi a ddywedaf wrthych na chaiff neb hwynt 
hyd oni phrofant eu hunain. 



U OGORN SEION. 


IM 

Yn Coal Crec-k mae y mwyrif o'r bobl yn weithyJdion baiarn, y 
rhai a gymmcradwyir i adael cu ITermydd, a myned at eu col- 
fyddyd Galltrn dcilhio yn awydd Millurd .<0 neu llO o filltir- 
ocdd, o’r gogledd i'r deau, liob braidd derfyn arni yn y gorllcwin, 
a dyna eisteddle y llywodraeth, lle yr â y Llywodracthwr a’i gyd- 
awyddwyr i aros, o leiaf dros ran o’r Awyddyn. Os gadewch i 
ysbryd y dadguddiad eicli rhenli arn fynyd, chwi a welwch yr 
anghenrheidtwydj o'r byn ag ydym yn ddywcdyd. Nid yw ond 
oddeulu GO o tillliroedJ o swydd Haiarn, llo y mae yn hlf 
parhaus. 

Y mae mewn bwriad i adciladu rour oddiamgylch y Temple 
Block, ac yna dechreu y bedyddfanau, &c. A ddrmunech chwi 
weled adeiladu Teml ? Heth yjych yn ddywedyd ? Os dymun- 
wch hyny, cyfodwch eich debeuluw i fyny. [Yr boll ddwylaw 
i fyny.] 

Ni a gawn symud yn ol a blacn yn y dyflrynoedd hyn, ac ni 
fyddwn yn bir mewn un Ue ar y tro — gan hyr.y, ewch i'r Ueheu- 
barth. 

Y'na yr Uenuriad O. ITyde a gododd ac a gyflwynodd yr aw- 
durdodau er cymmeradwyaeth neu anghymmeradwyacth, fel y 
canlyn: — 

Y I.lywydd Brigham Young a gyflwynwyd fel I.lywydd Eg- 
lwya Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, hefyd fel ein Fro- 
phwyd, Gwyliedydd, a Dadguddiwr.ac fel cin blaenor yn Israel,yr 
hyn a gymmeradwy wyd yn unfrydol; felly hefyd Heber C. Kim- 
ball a Willard UicharJs, ei Gynghorwyr; ac befyd y brawd 
Richards fel Ilanesydd a Chofnodydd Cyffredinol yr Eglwys. 

Y Brawd John Smitb a gymmeradwywyd fcl Falriarcb yr holl 
Cglwys. 

Orson Hyde a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y Den- 
ddeg Apostol, a I’arley P. Fratt, Orson Pratt, Wilford Woodruff, 
Jobn Taylor, George A. Smilh, Amasa I.yman, Ezra T. Bcnson, 
Cliarles C. Hicli, Lorenzo Snow, Erastus Snow, a l''ranklin D. 
Ilichards, a gymmeradwy wyd fel aelodau o'r Corwm cry- 
bwylledig. 

John Young a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr Arch- 
offeiriaid ; hefyd lleynolds Cahoon a George B. Wallace, ei 
Gynghorwyr. 

Joseph Young a gymmeradwywyd fel Llywydd y Ly wyddiaelh 



152 


T3DG0RN 8EI0N. 


0 Ddegau-a-lhrup*in ; a Levi W. rinncock, Henrv HoiTÌnian, 
Zera Pulsipber, Alhert P. Kockwood, Jcdediah M. fîrant, a Bon- 
jamin L. Clapp, fol ei gyd-swyddwyr. 

Yr Ilenuriad Clapp a erfyniodd y fraint o lofaru wrth y Saint. 
Efo a ddymunodd nr y Saint i boidio a'i droi ymaith yn eu 
gireddiau at yr Arglwydd; a thysliolaelliodd fod Duw yn y 
gnnitli hwn. Mae efe yn byw dros Dduw, a Ihros ddyrchafiad 
Iragywyddol ; efe a gafodd gymylau tywyll, a’i ysbrydoedd a 
fuont yn isel ; ond ni fu ganddo eriood deimladau celyd tuag at 
y Llywyddiaeth.na neb o'r awdurdodau, a’i benderfyniad yw ym- 
lynu wrlli ci frodyr; ctto y mae yn dysgwyl cael mwy o brofed- 
igaethau nâ byn,canys cfe a’i gwelodd liwynt mewu gweledig. 
aeth, ac y mae ganddo flydd vn Nuw y gwna ef ei gynnorthwyo 
allan o honynt. Medd efo, Yr wyf an. fyw grda y hobl byn, a 
marw gyda hwynt; ac os nad allaf gael lle gyda y bobl hyn, mi 
a ddymunwn suddo i ddiddymdra — nc yna gofynodd faddeuant 
ei frodyr — yr wyf yn foddlon i awdurdodau yr Eglwys, fel eu 
pleidleisiwyd ; mi a bicidleisiais drostynt fy hunan. 

Canodd y côr hyrr.n. Gweddîwyd gan yr Henuriad Joseph 
Young. 

Yn y prydnawn, y Llywydd Eimball a alwodd y gynnulleidfa 

1 drefn, ugain mynyd i ddau. 

Canodd y côr hymn. Gweddiwyd gan yr Henuriad George A. 
Smith. Canwyd. 

Yna yr Henuriad Ezra T. Benson a gyflwynodd y gweddill o 
swyddogion vr Eglwys, er cymmeradwyaeth, nou anghymmerad- 
aeth, fel y canlyn : — 

John Nebefcer, fol I.lywydd Corwm yr Henuriaid ; hefyd 
James H. Smith ac Aaron Sceva, ei Gynghorwyr, y rhai a gvm- 
raeradwywyd. 

Edward Hunter a gymmeradwywyd fei Esgob Llywyddol vr 
Eglwye; hefyd, Nathoniel H. Felt, John Banlcs, ec Alfred Cor- 
don, fel Esgobion Teithiol a I.lywyddol cynnorthwyol vn mhlith 
y bobl. 

Lewis Wight a gymmeradwywyd fel Llywydd arGorwm yr OIT- 
eiriaid; hefyd John Groves a George Dochslader, ei Gyughorwyr. 

McGee Harris a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y 
Dysgawdwyr ; hefyd Thomas B. Eoy, a Ruben Perhins, ei Gyng- 

horwyr. 



UDOORN SEION. 


159 


Rttnrn R. Hill a g?mm©rji'î*ry*y<| fel I.lywydi Corwm y 
Diaconiaid ; hcfyd Audrcw iiuri ao Otwcll liarlow, ui Cyug- 
horwyr. 

llrigham Young a grrmn«*radvtyw?d fe» Ymddiricdolirr mewn 
Ymddiricd dro» Eglwy» Irsu (iri-t o Sainl y Dyddiau Diweddaf, 
ac Edward Huuter ei (iynuorihwywr Ymddiriedol. 

Daniel H. Wella »» gymmaradwywyd fel Arolygirr y Gweithiau 
Cyhoeddus,a Truutan O. Angeli fcl Pen-taer yr Eglwya. 

Riigham Youug a gMiuneradaynyd fel Llywydd y Cwmpeioi 
Ymfudol I’arhuuü, i gaagiu y tlorüon ; hefyd, II. C. Rimball, 
W. ltichard*, W. WoodruíT, O. Hyde, G. A. Srnith, E. T. Bon- 
aon, J. M. Graut, D. H. W**lla, Willard Snow, Hdward Hunter, 
Duniel Spencrr, Thomas Bullock, Jnhn Brown, W. Croaby, 
Amaba I.yman, Charles C. Rich, Lorcnso D. Ymmg, Parley P. 
Prutt, Oraou l’rall, u Frankiin D. ltichards, a g\ miueradwywyd 
fel ei Gynnorthwywyr. 

Daniel Spencer u gymmeradwywyd f»*l Llywydd yr ebtynfa 
hon o Seiou ; hefyd David Fuliiuer a Wiilard Snow, ei Gyug- 
borwyr. 

Kleazer Miller, John Kempton, Ileman Hyde, Wm. M. Major, 
Levi Jaikiuan, Iru Eidredge, John Yuuce, Edwin D. Woolley, 
John Parry, Winalow Farr, Williain 8uow,a Naiìianiel H. Fell, 
u gy mineraday wyd ícl acloduu o'r Ucnel Gynghor o*r Estynfa 
hon o Seion. 

Yna y Llywydd Kimball u gydwynodd enwuu Orson Hyde, 
John Taylor, Ezra T. Bfiison, George A. Sinitli, I.orenso Snow, 
Erastu8 Snoa, Frank!iu D. Uichard», Joseph Young, Levi W. 
Huncock, Heury Herriman, Z»*ra PuUipher, Aibert P. Uockwood, 
Jedediah M. Granl, a Benjuiuin L. Clnpp, fel ceuadun i bregelhu 
yr Efengyl yu y gwahanol ddyífr\ imedd. 

Hefyd, David Fullmer, Jamos W. Cumminçs, David Peite- 
grew, William Snow, WìohIow Farr, Mnrtin H. Peck, Lerenio D. 
Youug, Charles Dollen, u Levi GifTord, a bleidleihiwyd i gael 
cenadiaethuu i bregelhu yr Efengyl i Israel yu nytTrynoedd y 
mynyddoedd. 

Yr Henuriad G. A. Smitli a dystrolaethodd fod y gwaith hwn 
yn waith Duw, a bod Jmeph Siniih «edi ei yabrydoli gan Ddnwi 
reoleiddio Eglwys Ifsu Grist o Saint y Dyddiuu Di»»eddaf; canya 
gwirionedd sydd ryuius, ac a orchfyga, Yr ydyra m yn mron 



154 


UDGORN SEION. 


bod yn fyd wrthym ein hunain ; yr ydym fil o filltiroedd oddl 
wrth unrhyir learall; yn byir yn nghanol raynyddoedd eiryawg, 
ac yn cael ein hamgylchynu gan ddiffaeihwch dirfawr; a pha 
beth bynag a ddygir yma, a gludir trwy gost fawr. 

Mae yn y roynyddoedd oddiarogylch swydd Ilaiarn, ddigonedd 
o haiarn er diwallu y byd mynyddig hwn â nwyddau haiarn ; 
hwn yw y metel mwyaf guerthfawr, a thrwyddo gellir dwyn 
gallu i helaethrwydd annherfynol. Mae Parowan yn aefydliad 
hyfryd, ac i raddau yn cael y ílaenoriaeth ar unrhyw aefydliud 
arall; raae yr Indiaid yno yn gyffredin yn ymegnîo i fod yn 
Ilafuru9, ac y mue y brodyr yno yn ddynion rhagorol. Yn Coal 
Creeh codasant gnydiuu o'r fath oreu ; nia gellir eu mneddo 
mewu cyílawnder neu helaethrwydd. Mae y crefftwyr haiarn 
goreu yn awr yn ffermio, 5tc.,yr liyn a ddylasai gael ei wneyd 
gan ereil),a chaniatau iddyr.t hwythau fyned at eu celfyddyd eu 
hunain. Gwnai yr erydr eydd yn cisieu y fynyd bresennol, pe 
cludem hwynt o'r Taleithiau, gosti i ni 90,000 o ddolars; etto, 
mae yr haiarn, y glo, y coed, a'r tawdd-glai yno, a gellwch chwi 
eu gwneuthur pe ewyllyaiech. Mae genych i brynu eich sehon, 
oblegid nad oes genych grochanau i wneuthur sebou ynddynt; ac 
nid wyf yn ofni dywedyd, fod eisieu 3,000 o grochanau y dydd 
hwn. Yna ewch at eich gwaith, cefnogwch y cwmpeini haiarn, a 
gwnewch eich sebon eich hunain. Ac o leiaf mae eisieu 3,000 o 
setiau o lestri cogino ar y werin hon. 

Haiarn yw gewyn gallu : o hoco ef y gwneir eich drylliau 
a'ch wagcni ; h**ll lestri hwsmoniaeth a wneir o haiarn ; pob 
cranc mehn lifio ag sydd wedi ei wneyd, a gostiodd o un i 
bum dolar y pwya. Talodd yr Henuriad Benson oddeutu 50 
dolar am wneyd ei granc ef; ac y raae yr un yn swydd Haiarn 
yn costi dolar y pwys am ei wneuthuriad. Yr wyf yn gwahodd 
pawb i fyneil i swydd Haiarn, er cynnyddu y rhifedi, a chryfhau 
y sefydliadau yno. Yr wyf yn gwybod y gellir gwneyd cloddiau 
yn rhatach o haiarn nâ’r rhai a wneir yn awr o holion. Etto, 
edrychwch ar y tunelli o hoelion, drws-daclusau, &c , y rhai a 
gludir yma yn ílynyddol, trwy gost ddirfawr. Yn awr, os 
gwnawn ymaflyd yn y gangen bon o ddiwydrwydd, ni a osodwn i 
lawr sylfaen er ein annibyniaeth a’n cyfoeih, ac yn mhen pum 
mlynedd byddwn yn gyfoetbocacli nag y buom erieod o’r blaen. 
Yn awr, frodyr.ewch i swydd Huiarn,a bendith Duw a á gyda chwi. 



Z. Snow n ddywedodd, fod y brawj Goorfro wedi ìawd al w «t 
niwelh yn u brogéih Efpngyl «r ÌAChawdwrÌAPih y bobl hyn.” Tr 
'wjf yn eich horio i gacl gafapl m«*wn ceneJl a ellir ei gAlw yn 
WAreiddiedigt beb fod y bobl hyny yn g» nruthur haitrn mcwn 
rbyw ddull nea gilydd; ac ni» gallwn ninnan gynnAl ein hnnain 
beb ei wncuthur ef. Yr wyf yn rhwymo fy hun i dalu ÔO dolar 
y pAr am yr 60 pàr rynlaf o hn»anau a ellir wneyd heb fod 
haiarn yn cael ei ddefnyddio yn eu gwneuthuriad, «newn rhyw 
fodd. 

Dywedaf, mae penych ddau ddewiaiad. naiil ai ei wneutbur 
droaoch eich hunain, a bnd y u anymddibynol ar wlrdydd ereill, 
nen ynte fod yn analluog byth igodi yn ngradd-ddriogiad cen- 
edloedd. 

Canodd y o6r, '*The prodigal aon." 

Gwcddiwyd gan yr llenuriad W. W. Phelpa. 

AryrSíed o Hydref, y Gymtnunfa a alwyd i drefn gan y Llyw> 
ydd RimbalJ. Canwyd. Gweddiwyd gan J. M. Grant. Canwyd. 

Y Llywydd Young a gylUynodd ei olygiadau mewn cyasylltiad 
4 Theyraau Dduw ar y dda**ar, y rhai uid oea genym )e i’w cy- 
hoeddi yn y papyr hwn, ond rhoddi un enghraiJt erlleay gweitb* 
wyr cyhoeddua, fel hyn ; — 

Ycbydig o eiriau i'r gweithwyr aydd ar y Gweithiau Cyhoedd- 
us. Frodyr, chwi y rhai ydych yn «wyllyaio myned at eich 
gwailh, a'r rhai ydycb yu barod yn gweithio ar y Gweithian 
-Cyhoeddua, wrüiych chwi roi a wnaf byabyau fy meddwl; ac yr 
wyf ara gael ei ysgrifeui i lawr, a'i gyboeddi yn y A’rirf. O hyn 
allan, chwi y rhai nad ydych yn foddlawn llafurio ar y Gweitbiau 
Cyhoeddus am y 1*1 a gawn ni fel Degwm, ydych at eich rhyddid 
j ymadael prjd y mynoch, ac i beidio bjrth taraw ergyd yn 
ycbwaneg. Yr ydym ei&ieu 2l)ü o wellhwyr, y rhai a woithiani 
am y íath dâl ag ydym ni yn gaeî, a'r rhai na wthiant fy enaid 
Allan o honof am arian, arian, arian, A2UAN ! 

Canodd y côr hymn. 

4rw.eddiwyd gan yr Henuriad Thomas Bullock. 

( Tw barhau.) 



L'DGORN AEIO*. 


156 

PREGETH AUALL GAN Y LLYWYDD 3. YOUNG r 

A dracldodwyd ar ddi/dd Suì, Airst 13, I meirn ffurdd o larhmd 
ar ij pwnc a driniodd y Sul blacnorol. 

(l’arliail o dud. 147.) 

Yr wyf ỳn dwejá y gwirioneüd wrihjch fel ajç y mae, a gelîwch 
ei ysgrifeuu i laur os dewiswch, a’i alw yn ddadguddiád. Eilhr 
y mae wedi ei ddadguddio cyn i mi ei ddadguddio yraa heddyw. 
Dyma yw sefyllfa y byd CritUiunogol ar ol marwtdaelh. 

Chwi a eliwch fyned i blilh y Paganiaid, neu i blith y ceuedl- 
oedd eilnn addolgar, ac y roae gauddyut eu crefydd, eu sacra- 
mcntau, a’u beremoniau, y rhai ydynt mor gysacgredig iddynt 
hwy , ag yw yr eiddom ui i ninnau; y inaent yr un mor wertb- 
fawr ac anwyl iddynt hwy,er eiu bod ni yn eu galw yn baganiaid ; 
j maeut hwy yn eilun-addolgar, etto y mae eu crefydd mor gys- 
•egredig iddynt hwy, ag yw yr eiddom ui i ninuuu. Os ydynt 
hwy yn byw yn ol y goleuui goreu a feddant yn eu crefydd, y 
mae Duw yn Dduw i bawb, ac yu Dad i ni oll ; gwaith ei ddwj- 
law Ef ydyra i gyd ; ac os ydynt huy yn auwybodus, wedi eu 
Uauw ag ofergoeledd, a thraddodiad eu tadau wcdi ei wau fel 
mantell o amgylch iddynt a throstynt, fel nas gallant weled dim 
goleuni, íelly y cant eu barnu ; ac os ydynt wedi by\T yu ol yr 
hyn a feddent, felly y derbyuiant yn ol llaw. 

Ac ai gogoniant a fydd? — chwi a ellwch ofyn. Ië. — Gogou- 
iant, gogouiaut, gogoniaut i’n Tad trugarog yn y nefoedd ; canys 
y gogoniant lleiaf sydd â sôu atn dano yn y Weledigaeth hon a 
roddwyd i Joseph Sinith, ieu., a Sidney lligdon, uis gellir ei 
ddesgrifio; y mae mor fawr, ac mor annhraetbol, fel y mae yn 
gwbl tu hwut i aragyffred dyn iuarwol. 

Nis gollir ei ysgrifenu, uac ychwaith ei ddesgrifío mewn iaith ; 
gogonianl y byd tàu-ddaearol, ni ŵvr un dyn, oddieithr iddo gyf- 
ranogi o hono; ac elto yu y byd hwnw, y maent yn gwahan- 
iaethu mewn gogoniant, megys y gwahaniaetha y sêr yn y flurf- 
afcn oddiwrth eu gilydd. AJae y gogouiaut daearol yn fwy etto, 
a’r uu nefol yw y mwyaf oll ; hwnw yw gogoniaut Duw y Tad^ 
lle y teyrnasa eiu Harglwydd Iesu Grist. Wel, mae y bobl hyn 
yn cael mwy o fraint uag un bobl arall ar wyneb y ddaear; mao 
y cydwladoldeb hwn, y gyunulleidfa yma sydd ger fy mron ya 



ODGOft* «EIOR. 


Ié7 

ftwr, jn bobl ayd<l .Vu benUlthlon yn rhagori ar fcndl'.hion yr holl 
deulü dynol lieblaw eu hunr.in. 

Pft fâth bersonnu n ddylnn tii fud ? Ai ni ddylai ein holl 
fywydau fod yn llawn o íjmI, a gogoniaut, a halrliwia Ì Dduw 
a # r Oen; gyda ftweithredoedd da a thuimlad&u da, gan fod yn 
llttftu o Ysbryd Duw ? IV felly, a íydJai Ue i ddigofaint, neu 
atnryion, o*r pryd hwn allau ? Ni fyddai un dyn na dyoes, a 
allent gael amsrr i siarad ynghylch eu eymmydogiou, ncu ara- 
ryaon á brawd, citbr pob calou a fyddentyn santeiddiedig gerbron 
yr Arglwydd, a phob tnfod yn dadgan mawl; a phob llaw • 
estyuid ftllan i wnnyd daioui, uc i gcisio odriUdu teyruas Dduw, 
ac ui wnacui byth bcchu drachefn. Oa cciaiwn ni i adeiUdu y 
deyrnaa bon, yr Arglwydd yn ol llaw n a htfdeiluda ninnau. Nia 
gwu y medraf fyurd trwy liunncr yr hyn wyf mu irfaru heddyw. 
Yr wyf ntu ddyfod yn ol «c tdrych arnora tiu huuaiu yn y lla 
DMlf. 

Pu fainto ogoniantau a iheyrnaaordd a fvdd yu nhragywydd- 
oldcb? Chwi a gewch wrled yr un amrrwiarlh yo nhragywydd- 
oldeb, ag a welwch yn y byd hwn. Kr engbrailft, yr ydych yn 
gwoled y U jh uu dotparth o ddrnion, y rhai u ftiont byw yn ol y 
goltfuni goruu a feddcnt ; chwi a cllwch fynrd i blilh y pagan- 
iaid, ncu i blith y Criationogion, ohlrgid nid yw o un gwahan- 
iaeth; mi a’u galwuf oll yn Grialionogion, nru oll yn baganiaid, 
oa gwna hyny fuddloni trimladau rbywun, cauy a nid jdynt yn 
mhell yn ol o fod yu bagitniaid i gvd. Ni a gyrnmrrwn y dyn. 
iou gorcu a gawn yu eu my*g hwynt; pan y uiaent yu myned 
trwy y llèn, y inuent mrwn dedwyddwch — y marnt mcwn gogon. 
iant; maeut yn n.yncd i biith yr yabr\doedd digoríT, rithr nid 
ydynt yn myned lle y mae cyitT tidgyfodedig, cunya ni allunl fyw 
yno ; nis gall prophwyd neu apostol fyw ynn ; y mnmt hwythao 
hefvd yn myned i‘r bvd yahrydol, i fyw cydug ysbrydoedd. A 
ydynt hwy yn cyfrinacliu â*r Tad a'r Mub? Mae y Tad yn cyf- 
rinuchu â liwy fel yr ewyllyaio, trwy gyfrwng angylion, neu íel 
arall, trwy y Mab a’r Yabryd Giân. Dynia yw cyílnr y proph- 
wyd, yr apostol, a’r holl saiat vyn derbyn eu cyrff adgyfodedig; 
eithr edrycbant yn inlaen ut yr utnser pun gant dderbyn eu cyrSf 
o’rllwch; a'r rhai liyny ugydjnt wedi bovI yti ffyddlawn, fel y 
mae yn debygol, m gtmt yn fuan yn awr eu cyrff adgyfodedig. 
Mae Abrabam wedi çaei ei gorff ef er ys Lir uu.ser, ac y mae ja 



CDGORN 8EION. 


Uê 

.preswylio gyda’r Tad a’r Mab, yn njhlith yr holl brophwydi c 
aaint ffyddlawn a dderby niasani eu cyrff adgyfodedig yn uniou 
■ar ol adgyfodiad yr Iachan Jwr ; yr oeddynt hwy bryd hyny yn 
barod i fyned i raewn i orphwysdra y Tad, ac i gael eu coroni I 
fogoniant a bywydau tragywyddol; ond nid oeddynt yn barod 
•yn hyny. 

Nid yw ysbryd sant na phcchadur, prophwyd, na’r hwn sydd 
yn lladd y prophwyd, yn barod erbyu eu sefyllfa olaf; rnacnt yn 
rnyned trwy y llèn o’r sefy 11 fa hon, ac yn myned i fyd yr ysbryd- 
oedd, ac yno y trigant, gan ddysuwyl eu tynghed olaf. Diaramau 
ei fod yn ymddangos yn íeddylddrych hynod i chwi, fod eant a 
phechadur yn rayned i'r un lle, ac yn cyd-drigo yn yr un byd.— 
Gellwch weled yr un amrywiaeth yn y hyd hwn. Yr ydych yn 
gwelei Saint y Dyddiau Diweddaf, y rhai ydynt wedi dyfod i'r 
dyffrynoedd hyn, eu boJ wrthynt eu huuain fel cydwladoldeb, 
ctto y maent yn yr un byd à chydwladoldebau ereill. Eitbr nid 
wyf yn teimlo fel pe byddwn yu byw lle y raae chwech neu wyth 
tnath o greíydd, ueu ragor, ac ar ol y cyfan, heb grefydd yn y 
byd ; nid wyf yn trigo lle mae melldithio, a rhegu,a roarch-redeg, 
a hapchwareu, a phob peth anül ag sydd yn atlonyddu gwladwr- 
iaetb heddychlawn. Er fv mod yn yr un byd ag y mae hyn oll 
yn bodoli, nid wyf yn bvw lle y mae, ac nid wyf yn cael fy aâon- 
yddu gunddo ; eithr yr wyf fi yn heddychlawn, ac yn gwasau- 
aetliu yr Arglwydd. 

Chwi a ellwch weiled yr amrywiaeth yma. Gail y Presbyteriaid 
fyned ymaith wrtliynt eu hunain, ac adeiladu dinasoedd, trefi, ac 
ymdrechu gwahardd pob dyn arall, ag nad yw yn Bresbyteriad, 
^hag trigo gyda hwynt ; gall y Methodistiaid wneyd yr un peth ; 
yr ym yn ineddu y fraint n reobdtldio cymdeithas yn y byd hwn, 
fel y mynwn, mewn un ystvr. Dyma yw yr hyn a eilw Mr. Owen 
yn Socialism ; dywe«l ef f«»d dyn«ilrv»v yn cael eu llywodraethu 
gan amgylcliiadau, a dywed areill f«»d dynolryw yn rheoli a llyw- 
odraethu aingylchiadau. Mae y ddwy ochr yn iawn. Yr ydyra 
ni yn rheoli a llywodraethu arogylchiadau ; eithr pan ddelora i 
amgylchiadau ag y mae yr Arglwyd«l yn eu llywodraethu, yna 
Jlywodraethir ni gan amgylchiadau. — M \fi a'm brodyr a allwn 
/yned ac ymsefydlu mewn rhyw fan; a chwithau, os dewiswch, a 
■ellwch fyned i f&ágnachu, neu fagu anifeiliaid ; ac os dewiswch, 
^ollwcb fvw htib dtíuiu, fel Ysgyydwr : yu y ffordd yma gellwch 



r DGOHN 9CION. 


H0 

rhwl îywodraplhu amffylchiadau i raddau mawr, tra y mae ara* 
gylchiadau dros ba rai nad ooa genyin ni un lywodraeth Mm 
hyn oll yn arddangoa yn gywir aef\llfa y bobl ar ol hyn ; y 
maent hwy yn llywodraetbu arogylchiadan i raddau mawr, at 
woithiau y mao aragylchiadau yn eu llywodraethu hwy. Paa 
fyddont yn rayd yr yabrydoedd, y raae yno y prophwyd a’r 
patriarch; y inae’r holl gynawnion yno, ac y mao yr holl rai 
drygionua yno hefyd. 

Pa bcth aydd » gael ei wneuthur o honynt hwy ? Maea o law 
bydd Seion wedi ei hadeiladu ; y maetomlau i gael eu hadeiladu, 
ac y mae'r OíTeirialaeth nantaidd yn myned i gael efTaith a llyw- 
odraeth ; ac ufyddheir i bob cyfraith o eiddo Criat; ae efe a 
lywodraetha ac a deyrnara yn Frenin y cencdloedd, fel y gwna 
yn awr yn Freniu y aaint : yn lled fuan chwi a welwch demiau 
wedi eu hadeiladu, a meibiun Jacob a ânt i mewn i demlau yr 
Arglwydd. Pa beth a wnant hwy yno > Hwy a wnant lawer 
iawn o helhau. Pan weloch Seion wodi ol gwareda a’i hadeiladu, 
— pan weloch y bobl yn cjflawni ordinhudau iacbawdwriacth 
drostynt eu iiunain, a throa ereill (a hwy a wnant byny ar ol 
hyn), chwl u wclwch hyn yn eglur; eithr nid oea amacr genyf y 
boreu hwn i ddywedyd wrthych ond yn unig gyfran o bono* 
Oddeutu yr atnser pan gaitT temlau yr Arglwydd eu hadeiladu, a 
Seion ei chadarnhau ; yn agoa iaan i’r arastr hvn, chwi a wcl* 
wcli, y rhai ydych yn ddigon ffyddlawn; yn gyntaf, fo fydd 
dyeithriaid yn eich inyag, yn cyd-rodio h chwi, ac yn ymddyddan 
i «hwi; hwy a ânt i ine«n i'ch tui, ac a fwytânt ac a yfant gyda 
chwi, ac a anl i’r cyfarfod gyda chwi, ac a ddechreuant agor 
eich mcddylinu, fol y gwnaeth yr Iachawdwr i*r ddau ddyacybl 
ag oedd yu rhodio allan yn y wlad, yn y dyddiau grnt. 

Ynghylch yr amscr y byddo y tenilau yu harod, y dyeithriaid 
a ant gyda chwi, ac a yaiddyddmiant â chwi, ac a’ch holant, fn 
aliai, os ydych yn deall am adgyfodiad y m»*irw ; gellwch chwi- 
thau ddweyd eich bod wedl clywed a darllen llawer iawn am 
dano, eithr nad ydych wedi iawn ddeall yn ei gylch; ac yna hwy 
a agorant eich meddylian, ac a draelhant i chwi egwyddorion 
adgyfodiad y meirw, a pha fodd i achub eich cyfeillion ; hwy a 
gyfeiriant at ysgrythyrau yn yr Hen a’r Newydd Destamentau, 
yn Llyfr Morraon, a dadguddiadau ereill Duw, gan ddy wedyd» 
" Ai nid ydych yu cofio darllen fel a'r fel, y deuai iacbawdwyr i 



160 


L'DGOUN 6EION. 


fyny i Fynydd Scion, f, 5 tc , ac a egìurant yr ysgrythyrao i chwi. 
Yr ydych wedi ca«*l «*ich temliu >11 barod ; yn awr ewch a i»ej. 
yddier ch« i dros y bobl il«la l»ynv; dyna eich tad, a'cli niam, eich 
licnaíiaid urn genedltiethau lawi r yn ol, y bobl ag sydd wcdi byir 
ar wyneb y ddacar, er |iao gymmerw’id ymaith yr ofíciriadaeth, 
miloedd a miliynati o htiiiynt, y rbai a fnnnt bvw yn ol y goleuni 
a’r wybodueth oreu yn eu meddiant. — H wy a cglurant yr ysgry- 
thyrau i chwi, ac a ug 'rant cich meddvliau, pin ddysgu ichwiatn 
adgyfodiad ycyfiawn a’r anu'hyfiawn, ac atn athrawiaeth iaciiawd- 
wriaelh: hwy u ddefnyddiaot allweddau yr OlTeiiiuflaoth sant- 
aidd, ac a ddadglöant ddrws gwyhodaetli er i chwi ga«*l edrych i 
inewn i balas gwirionedd. Chwithau a ddywedwch, Mae hyna i 
gyd yn oglur, — paham nasgaîlaswu ei ddeall o'r blaan ? a chwi a 
ddcchreuwch deirnlo eich calonau yn llosgi o*ch mewn, tra y 
byddont yn cyd-rodio ac yn ymddyddan â chwi. 

Chwi a ewcli i mewn i Oenilau yr Arglwvdd, ac a ddechreuwch 
oíTrviuu i fyny ordinbadau gerbrou yr Arglwydd dros eich ineirw. 
Meddai y dyu hwn neu y dyn hwna, yr wyf fi ani achub y cyf- 
rywberson; vr wyf am a«:hub fv nhad, ac yn uniongvr« hol y 
raae yn myned trwy yr ordiuhad «» fedydd, ac yn cael ei gadarn- 
hau, a’i olchi, a'i eneimiio, a’i ordeinio, er cyrhaeád bendithion 
yr olTeiiiadaetli sautaidd, dros ei henafirtid. Cyn y g«»rphenir y 
gwailh hwn, bvdd llawer iawn o henuriaid Israel, yu Älynydd 
Seion, yn golofnau yn Nheml Dduw, heb fyned allan mwy ; bwy 
a fwytànt ac a yfant, ac a gysgnnt yno ; n hwy a gânt achlysur 
yn fynych i ddywedyd, Daeth rhywun i'r Deml neilhiwr, nis 
gwyddeiu ni pwy oeild, eithr diammau ei fod yn frawd, a myn- 
egodd gryn lawer o bethau wrtliyra, y rhai nid oeddym yn eu 
deall o*r lilaen. Efe a roddndd i ni enwau cryn lawer o’u cyn- 
dcidiau ag nud oes hanes am danynt, ac efe a roddodd i nii fy 
ngwir linach, ac enwau fv nghyndeidiau dros gannoedd o flyn- 
yddoedd yn ol. Efe a ddywedodd wrthyf, Yr ydych chwi a min- 
uau yn gyssylltiedig vn yr nn teulu ; d>na enwau eich henafiaid, 
cymmerwch hwyr.t, ac ysgrifenwch hwynt i lawr, a bedyddier a 
chadarnhaer chwi, ac achuiiwch y cyfryw a’r cyfryw rai, a der- 
byniwch fendithion yr oOeiriadaelh Uragywyddol dros y cyfryw 
a’r cyfryw berson, fel yr ydycii yn gwuey«l drnsoch eich hunan. 
Dyraa yw yr byn «g vd vu yn mynedi’w wneulhur dros drigolion 
V ddaear. Pan edrychwu arn*», r.id wyf am orphwys cryn lawer, 
ond bod yn ddiwyd lrwv y dydd ; rains pan eloiu i feddwl am 
dano, nid oos genyiu ddim aniser i golJi, oblegid y uiuc yn waitb 
lled lafurus. 

Yr >vy f yn lejmîo yn fawr i adael i’r ffl mr;ell lithro drosodd 
ychydig at ryw rai nersonau. A ydyrh chwi yn iybied y bydd- 
ent am fyned i CalifTornin i gael anr, neu redeg i’r / erries , lle y 
mae emv yr Hollallu<*g yn cael ei gablil. pe \r iawn ddeallent y 
pethau hvn, sef ir<»rd<l byrwd ac iachawòwriaeth ? Chwi a ewch 
í mewn i Deml yr \rglwy<M, tra maes o law, wele y brodyr 
Joseph ac Hyrum Suiilli yu dyfod, er «nghraiüt, oblegid hwy a 



t’DOOR* SEIO*. 


1*1 


fydJant yn ptrbl «llaog i ddyfnd «c aro* grda chwi drtry ▼ nm, 
n ohwithaa hob wyboit ptv fyddnnt; ncn mttlilyìlwrh pe deuai 
D«vul Puttcn, gniî y*g« vd ûiryUwr A rhoi o’r l cuddeg, 10 tii 
nrow pyda hwynl drwy y '»«n ngluro yr yigrythyrnu, a dnd- 
guddlo pothou cuddiedig Du*w : uid hir y byud, cyn y dygwydtla 
pnthiiu ûl!r. 

Meddylitreh cin bod ni yn bnrod r.t hyny, n bod Tctnl fnwr 
wedi ei litdeÌUda yn y cnnol-hwynt, yn Swydd J« k»on; foncdd* 
iginn, tia frawychwch ; canyo ow na mrn ni yu ol yno, fe â cin 
meibion â'n merched ; n chnitf Teml fawr ri hndciiftdu nr y man 
cy**cgredi«T, a Uawer »awn yn ychwonrp h»*h!aw hooo. Tir Jos- 
eph \w tir Seion ; ac fe ■ ymmrra Httlcdd a Deau Amerira i 
wneyd tir J^seph. M *ddvhurh ein bod ni yn borod i fyned I 
Dcmlnu Duw, i reintrddu droa eip tndon n’n l'cududau , dros ein 
henntiaid yn ol mn gannoedd o fly nyddnedd, y rhai ydynt oll vn 
edrych pa beth V inno i-u plant yn wneuthor ar y ddnear; ’fe 
ddywed yr Arglwydd, mi « ddanfnnaia allacddou Llins y proph- 
wyd ; rni n roddiis yr athraaiaeth hono er troi colonau y tndau 
at y plunt, n cb»1onnu y pUnt nt y tndau ; yn n«r, chwi bUnt 
oll, a ydych chwi yn edrych ot iochawdwriacth eich tadau ? a 
ydych chwi yn dyfal ymdrcchu i wnrcdn y rhai « fuont felrw heb 
yrefengyl,yn gsmntaint ag y cri>iiii»aiit hwy yr Arglwydd IIoll- 
nlluog cr cael addewidion i chwi ? cunys fo gafodd ein taduu 
addewidirn, nad anghofid eu had hwynt. O chwi blanl y tadau, 
edrycliwch ut y pcthnu hyn ; yr ydych chwi i fynod i noewu i 
Denilnti yr Arglwydd, a gweinyddu dros eich cyndcidiou. 

Meddyliwch ein bod yn barod i fyned i mewn i’r dcml, i gael 
ein bedyddio, a myned trwy yr ordinhndou dros gnnt o’r goreuoo 
o’n tnduu, oc i Thonm*» ddywedyd wrth Jolm, Jolin, cvmmerweh 
nrnoch y gorchwyl hwn. ac cdnchwch oto; y mae ainnf li eisieu 
myncd i*r ftrr\j i wneyd ychydig o arlan: neu, Jobepli, cliwi a 
wyddoch enwou ein heimfiaid yn uell nnt; y gsm i. a irnewch 
chwl fyned ac edrych at eu hiachaadwriaelh ? Nid ors gcnyf 
amser fy hun, yr wyf eisieu adeiladu p- nt: J imes, a ydych chwi 
yn barod i gyflawni eirh dyiedswýddau dros y rneirw? N’ac 
ydwyf ; yr wyf fi eisiett myned i gadw siop: A chwi a wyddoch 
yriaith ag syddyn g)ffVedln i’r fntb leoedd; mne cnw Duw yn 
cael ei gablu, a’i weisiou yti cael eu melldithio trwy lwon 
chwerwnn. 

Pa beth ydych yn fedflwl am hyny, fonrddigion, hennrtaid yn 
Israel ? Pa bctli fyddai gnn arinn i wneyd â cbwf, pe byddecb 
yn awr ar drothwy tragywyddoldeb, a thragywyddoldeb yu agor 
ichwi? A fyddai genrch ysbryd gurthgiiiad, í-1 sydd genych 
yn awr? Mao ychydig o artau yn fwy gnn y cyfryw bersouau, 
nag iachawdwriaelli lioll feibiou a merched Adda. Mi a ddy- 
munwn pe bydJai geijyf Uis «ieng mil o dnranuu, fel y gnllai yr 
holl fyd glywed,a gwybod am drugarogrwydd yr Arglwydd. 

Yr wyf yn liysbysu pethnu i ch«i ai; ydynt ger fy mron vn 
wastadol. Pan fyddo dynion a benywod yn yuiesiyn ar ol peih- 


16* 


UDGORN SBIOIY. 


au darfodedig y byd hwn, ac yn iroedio allan o lwvbr dyled- 
strydd, ac yn peryglu eu hiachawdwriaelh, yr ydys wedi dywedyd 
ei fod yn dolurio teimladau y brawd lirigham. Mae byny yo 
wir ; ac rni a allwn byd y nod wylo drostynt; ac y mae’r angyl- 
ion yn wylo drcsom wrth weîed ein ffolineb; ein bud raur benwan 
ag i redeg ar ol pelliau ditlanedig y byd, a gosud ein raeddyliau 
a’n teiraladau ar gyfoeth, ac esgeuluso ein dyledswydd i barotoi 
ein hunain erbyn dyfodiad Mab y Dyn; erbyn dyfodiad yr apos- 
tolion a’r prophwydi hen a diweddar; erbyn gwaredigaelh Seion, 
a gwaredigaeth ein cyfeillion ymadawedig, yn mhob oes o’r byd, 
pan nad oedd yr offeiriadaeth ar y ddaear. 

Yn awr, y gofyniad sydd yn ein n>eddyliau yw, A yw yr holl 
fyd yn tnyned i gael rhan yn y bendilhion hyn ? Ydyw, yr holl 
fyd. Ai nid oes neb i gael eu coUi — »i nid oes neb yn myned i 
ddyoddef digofaint yr Hollalluog? Mi a allaf dJywedyd yn y 
Ue cyntaf, niegys ag y dywedais trwy fy oes, lle y bura yn pre- 
gethu; ni fu genyf erioed yr ysbryd i bregethu uC'ern a dam- 
nedigaeth i’r bobl ; rai a dreiais hyny amryw droion; mi a 
dreiaÌ9 y Sabhoth diweddaf, ac a dreiais heddyw, i ddy- 
fod at y pwynt hwnw,— dyoddefiadau y drygionus. Fe ym- 
ddengys y dyoddefant, eilhr nis gallaf fi gael fy nghalon ar 
ddiro, ond iachaw dwriaelh i'r bob). Mae yr holl genedloedd 
yu myned i gael rhan yn y bendithion hyn ; mae yr oll 
wedi eu huno yn mhrynedigaelh vr Iachawdwr; mae efe wedi 
profi marwolaeth dros bob dyn ; maent oll o fewn ei bwer; ac y 
mae efe yn eu hachub hwynt oll, fel y dywcd efe, oddieilhr meib- 
ion colledigaelh; ac y mae y Tad wedi gosod vr ho]l jjreadig- 
aethau ar y ddaear hon, yn ei bwer ef; y ddaear ei hun, a 
dynolryw arni ; y bwystfilod, pysgod y raôr, ac ehediaid yr awyr, 
y pryfed, a phob ymlusgiad, ynghyd à phob peth perthynol i'r 
bellen ddaearol bon — raae yr oll yn nwylaw yr Iachawdwr, ac r 
mao efe wedi eu prynu oll, Pwy syd.l allan o’i bwer ef ? Mi 
a ddywedaf wrlhych ; yn y lle cyntaf, efe a wnaeth ddyn yn 
orcliwyliwr iddo ci hun, gerbron yr Arglwydd, gyda’r hoîl rai 
ereill a ordeiuiodd ; y mae efe wedi ordeinio fod i ddynolryw 
weithredu drostynt eu liunain, meddwl drostynt eu hunain, ym- 
drin drostyut eu hunain ; liwy a allant ddewis y da, a gwrthod y 
drwg ; glynu wrth y drwg, ac esgeuluso y gnleuni a’r da, fel j 
byddont yn dewis. Gosodir bywyd a marwohieth o’u blaen, a'u 
rhagorfraint hwy yw dewis bywyd neu farwoìaetb. Os dewisant 
farwolaeth, drygioni, a thywyllwch, fe ddaw yr amser pan fydd 
i’r rhai a adwaenaut allu Duw, wadu y gallu Swnw, a llefaru yn 
erbyn yr Ysbryd Giàn, a cbyfiawni y pechod anfaddeuol; yna j 
maent yn tafiu eu hunain allan u bwer yr Iachawdwr, a chym- 
meryd pwer iddynt eu hunain, adywedyd,“ Ni wrandawaf fi ar 
yr Argiwydd Iesu Grist yn awr, — mi a wasanaetbaf y sawl a 
fynaf, ac yr wyf yn herio gallu Mab l)uw.” Rhoddant eu hun- 
ain yn weision i'r diafol, ac ant yn angylion iddo ; yna y maent 



SDGORN Sr-IOff. 


I»? 

alUn o dditTla* jr Inchairdirr, hc nis gallant bytli drigo yn j 
nefoedd, yn ne» ueanedd. 

Girnn hyn egluro y ineddylddrjch. Yr jdych wedi clmed 
llaner ynghyli'h c«el eiclr en»BU wedi eu hjigrifenu jn Lljfr 
Bjwjd jr Oen. I’nn oeddyrn ni yn Gri»tinnngì»n, jn ol jstjr 
cyirrêdìn V g»ir, arferein brrgnthu lluwer ia*n jnghylch cael ein 
hcutrau yn yagiifenedig yn y llyfr h*nw. Äli a ddyiredaf irrth. 
ych pa fodd y niae; y mae enwau pob mub a merch i Adda 
eisoca yn yagrifenedig yn I.lyfr BywydyrOen; a fydd amser 
byth pan gyintnerir hwynt allan o honn ? llydd, puii elont yn 
feibion colledigaelh, ac nld cyn hyny. Medda poh un y fraiut 
o'i gadw yno yn oes oesoedd. Ue esgeiiliisant y fruint bono, yna 
eu henwau a ddileir, ac nid cyn hyny Mue holl enunu v teuiu 
dynol yn ysgrifenedig yno, a'r Arglwydd a’u cudua yno, hyd ne* 
y deuont i wybodaelh y gnirionedd, fel y gailont williryfela yn ei 
erbvu, uc y gallonl beeliu yn erbyu yr Sslityd GI,tn; yna hwy a 
fwrir i lawr i utlern, u'u henwau a ddileir allun o Lyfr liywyd 
yr Oen. 

Yr wyf am i'r brodyr edrych ar y gwaitli sydd o'n blaen ; my- 
fyriwch ynghylch eich bendithioii, a meddiennwch liwynL Nid 
oes un pobl yn cael eu benditlilo fel ug y cawn ni. Mh» genym ni 
eiriau y bywyd tragy wyddol, ac otfeiriadaelb sauluidd Mab Duw; 
yr ydym yn meddu allweddau yr otfriiiadiirth lionn, ac yn gulla 
porotoi ein bunuin i fod yn angylion I Ddnw ; ie, mwy, i fod yn 
saint Duw ; ic, mwy, i fod yn Dduuiuu yn nhragywyildoldeb, ae 
i gael ein coroni & choronun o ogouianl, anfurwoldeb, a bywydau 
tragywyddol. A g»ae y rhui a esgeulusant y p.-tliau hyn, ac a’o 
triniaut yn ysgafn; gwae y rhai ag sydd yn byw jn mhlilh y 
byd, ac yn curu cyfoeth, nen unrhyw betb, yn well nag ydynt yn 
caru Awdwr ein hiachuwdwriaeth. 

Dyina rai rhanuu o efengyl y brynedigaeth. Ai nid yw yn 
fendith — ai nid yw yn fruiul fawr. idrigolion y ildueur i a lwuen 
y gwirionedd inegys ag y roae ; i'w guel wedi ei swnio i'w clust. 
iau, fel, er y gallant fyned i ulfcrn, a dyoldef digofaint yr Holl- 
alluog; elto, oa na chawsanl V fiaint n dderbyn vr efengvl sant. 
aidd, na dyfod i wyhodueth y guirionedd, fel ag i berliu yn erbvn 
yr Ysbryd Glân.y daw yr amser, trwy allu a gorucliâfiaetb yr 
Oen, y dwg efe liwynt allun, pan fyddunt wedi dtoddef ei ddig- 
ofainl ef yn ol y gweithredoedd a wnaed yn y curff. Ai nid yw 
yn fendilh lawr ? 

Mi a ddywcdaf wrthych, frodyr, a chwiorydd, a chyfeilljon, pan 
tdrychuf ar V petliau hyn, yr wiyf yn taer ddymunn y gellid eu 
deall gnn y byd yn gyffredinol ; mi a ddymunwn pe gullent en 
gweled u'u mwynhau, a gweled y daioni, a'r llymder, a'r caredig- 
rwydd gyda'r llymder bwnw, a'r curiad sydd gan yr Hollalluog 
tuagatçnt: pe gallent ei wybod, ni cliaw»ero ddysgwyl i’r baul 
gyfodi etto, cyn y plygui pob’ glin gertron yr Arg’lwydd, o’r dwy- 
rain i’r gorllewin, ac o'r gogleild i'r deuu, dros yr holí ddaear bon, 
ac y cyffesai pob tafod gerbron Duw y Tad, mai Iesu yw y Cri»U 


164 


CDGOUN SEION. 


Pan fyddant yn girybnd hvn, ac yn ei ddenll, dyna’r amser ▼ 
cyrnmerir llèn y gorrbudd oddiar eu l)vgaid,nc y gcrel pob cnawd 
ei ogoniar.t cf yngliyd ; yna y plyga pob glin, ac. y cyflesa pob 
tafod.mai Iesu yw y Cris!,y Gwaredwr, yr I achawdwr, ac Ivtifedd 
cyfreithlawn y greadigaetii hon ; ac yr anrirydeddaut ef fel eu 
cymmwvnaswr caredig, ac y molant ef yn nastadol, er eu bod yn 
y byd tàn-ddaearol. 

Teimlaf i ddywedyd, yr Arglwydd a’ch bendithio. Trwy an- 
hawsdra yr wyf yn Uefaru wrthych y boreu hwn. Nid yw fy 
llais yn taranu, fel y gwnelai unwaith ; a thrueni fuasai i mi lef- 
aru i gynnulleidfa, a hwithau ddim vn fy nghlywed ; trwy 
anhawsdra yr wyf yn pregethu. Mi a hoífwn pe gallwn lefaru 
yma am fil o fîynyddoedd, ac beb Üino. pe meddwn y gallu a’r 
nerth i wneutlmr felly; ni a ddpuwn o liyd i hyny ar fyr : yr 
Arglwydd a’ch hendithio ac a’ch gwnelo yn barod i’r deyrnas o 
orpbwystlra. Amen. 


AMRYWJAETHAU, &c. 

Meddwoot) a cbybydd dod a ymdobygolant yn fawr i’w gil. 
ydd; canvspa fwyaf u yfa dyn, inwy; f i gyd yw ei syched ; a 
pha fwyaf a gaiir, rnwya! i gyd yw ei awydd am ragor. 

Mae yn fwy hawdd i roddi cynghor nú’i dderhyn ; dynion call 
a dybiant nad oes eisieu cynghor arnynt, a ffy liaid a wrthodnnt 
ei gym:uervd. 

Na osodwch ormod o hyder ar ddysgwylîadau dyfodol; mae y 
gobeithion cryfaf yn cael eu siomi weithiau trwy ryw ddygwydd- 
iad annysgwyliadw y, yr hyn nis gellid ei ragwel d. 

Taliadaü o Chwef. 25 hyd Mawrtit. 3. — Gorllewin Mor- 
ganwg, £ô ; Llanilltyd, 8s ; Contypridd. 9s ; Aberatnman, 4s 6c ; 
Georgetown, 6s 8e ; Penduren, Ìls; Cefn, lOs (Cbwef. 15). — 
Cyfanswm, £7 7s 2c. 

“T. D." — Nid oes ond oddeutu dwsin o’r “Cof-lyfr” Eglwys- 
ig ar lnw, a goreu i gyd pa gyntaf y bydiiocb yn galîu ei brynu, 
gan na tliala y ffordd i argraffu ychwaueg am amser hir. Fe 
ddylai pob cangen ei feddu, ag sydd á modd ganddynt i’w brynu. 

“G. L.” — Nid ocs un llyfryn a roddai fwy o oleuni i cbwi nà 
gwaith y brawd Orson Pralt, s T ** Yr Achos Mawr Cyutaf, neu 
AlJuoedd Hunan-symud-d y Pydyssawd," gwerth dwy geiniog. 
Mae hwnw yn lyfryn heb ei ail ar y pwnc dan sylw, ac yn ddigon 
dealladwy os oymmerir pwyll i’w ddarllen. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Strrel , Georyetown , Merthyr. 


J. O A V I S , ABGRAPFYDD, M t RT H Y R-T V D Fl L. 



UDGORN SEION, 

N«U 

ŵrnit m ẃaínt. 


Rhif. 11.] MAWRTH 12, 1853. [Cvf. V. 

DYDDIAU NOAH A DYDDIAU MAB Y DYN. 

Mae yr ysgrythyrou yn i-glur dJangos fod dydiliau Noali y« 
debyg iawn i ddyddiau Mab y Dyn; canys “ fel yr oedd yn nydd- 
íau Noah, felly hofyd y bydd dyfodiad Mab y Dyn.’’ Mae y 
naill ddyddiau fel y lleill, yn ddyJdiau pwysig, a’r rhai pwysicaf 
«rioed ag a ddaeth i gyfarfod i llieulu dyn. Yn y rbai cyntaf y 
boddwyd trigolion y byd, ac y bedyddiwyd y ddaear mewn dwfr, 
trwy yr hwn hefyd yr achubwyd ychydig, scf wyth enaid ; ac yn 
y rhai olaf y Uosgir trigoliou y byd fel sofl, ac y bedyddir y 
ddaeur â thân, ac hefyd yr achubir rhywfaint “ megys trwy din.” 
Mae dyddiau Noali a dyddiau Mab y Dyn, ynte, yn debyg iawn 
i'w gilydd ; ac y mae dyddiau Noah yn bortreiad o'r lleill. 

Fwy nad all weled wrth ddarllon hanes dyddiau Noah, y bydd 
yn gyflelyb yn nyddiau Mah y Dyu ? Ktto, ychydig iawn sydá 
yn gallu gweled y tebygolrwydd, er mor debyg y maent i’w 
gilydd. Ni feddyliodd Crist erioed y buasai y lluoedd a fyddant 
byw yn nyddiau ei ddyfodiad, yn gallu amgyffred dim ynghylch 
hyny ; canys os byddant yn amgyffred y tebygolrwydd rhwng 
Jyddiau Noah a dyddiau Mab y Dyn, ni fydd iddynt gael eu 
twyllo, ac o ganljniad mae yn rhaid eu bod hwytbau yn gwbl 
anwybodus. Dim ond wyth enaid oedd yn credu fod diluw i 
ddyfod, a dim ond ychydig fydJ yn credu yn y dyddiau diweddaf 
y bvdd dyfodiad yr Arglwydd mor ug >s a disymmwih. 

I’an edrychom ar sefyllfa y byd Cristionogol yn yr oes hon 
eanfyddwn eu bod yn debyg iawn o rau eu golygiadau am yr 



166 


UDG'ORN SEION. 


amser dyfodol, i’r cyn ddiluwiaid. Er cymmaint a bregethaí 
Noan am gyfiawnder ac ara y dinystr ag oedd gerllaw, etto ni 
wrandawai y bobl gynt, eithr parhaent i adeiladu tai, planu gwin- 
llanoedd, priodi, gloddesta, a phob peth arall fel arferol, gan 
gredu fod amser hirfaith o’u blaen. Felly yn union y mae yn yr 
oes hon : er cymmaint a bregetha Saint y Dyddiau Diweddaf, ac 
er cymmaint o rybyddion a roddant i’r bobl fod dyfodiad yr Ar- 
glwydd yn agos, etto y maenthwy yn parhau i adeiiadu, planu y 
priodi, gloddesta, a phob peth arall fel arferol, gan gredu yn ddi- 
ysgog nad oes y perygl lleiaf iddynt bwy gael eu dal gan ddin- 
ystr, fel ag y cafodd y cyn-ddiluwiaid. Edrychaut yn mlaen, gan 
ddysgwyl y bydd i heddwch yn raddol lenwi y ddaear, ac y bydd 
i’r efengyl argyhoeddi pob crcadur dan y nefoedd, yn flaenorol i 
ddecbreuad y mil blynyddau, ac yna credanty daw Mab y Dyn, ac 
y bydd megys ag yr oedd yn nyddiau Noah. Mynant i ni gredu 
y taena eu hefengylau liwy droa y byd, ac y dychwelant bob pech- 
adur oddiwrth gyfeiliorni ei ffyrdd, cyn y daw Mab y Dyn ; a 
pban y tystir wrthynt i’r gwrthwyneb, ymddygant fel y eyn-ddi- 
luwiaid, trwy wneyd gwawd o honom. 

Ond ow ! fel y oant eu siomi, ac y cant eu dal gan ddinystr 
disymmwth, ie, gan erchyllach dinystr nag a ddygwyddodd yn 
nyddiau Noah, Eu dinystr hwy fydd tân fflamllyd o’r nef, yr 
hwn a vrna y ddaear yn ffwrn yn llosgi; ac iddynt hwy nis gad- 
awir na gwreiddyn na changen. Mae yr Arglwydd i ddyfod 
megys lleidr yn y nos, yn hollol ddisyramwth, ac yn yr awr ni 
tbybioch. Fan feddylioch fod heddwch a llwyddiant o’ch blaen, a 
bod yr Arglwydd megysyn oedi ei ddyfodiad, y pryd hwuw,yn gwbî 
annysgwyliadwy, Efe a wna ei ymddangosiad ar gymmylau y 
nef, gyda myrddiwn o’i saint, ac yn eu canlyn angylion nertbol r 
a*r tân dîaleddol a ddisgyn i lawr megys gwlawogydd trymion o 
ffenestri y nefoedd, ac a ysa bob cnawd nacl adwaeno Dduw, ac 
na fyddo wedi ufyddhau i efengyl ei Fab, yr hon a bregetbir 
yn awr gan y Saint. O, fel y mae dynion wedi eu dallu gan dra- 
ddodiadau y tadau, ac fel y cam.ddeallant yr ysgrythyrau. Oni 
ddywedodd Crist, “ Am y dydd hwnw a’r awr nis gŵyr ueb, nac 
angylion y nefoedd, ond fy Nhad yn unig. Ac fel yr oedd yn 
nyddiau Noah, feily hefyd y bydd dyfodiad Mab y Dyn: oblegid 
fel yr oeddynt yn y dyddiau yn mlaen y diluw yn bwyta ac yn 
yfed, yn priodi ac yn rhoi i briodas, hyd y dydd yr aetb Noah i 



UDGORN SEION. 


167 


mewn ì’r arch, ac ni wybuant hvd oni ddaeth y diluw a'u cym- 
meryd hwy oll ymaith; felly hefyd y bydd dyfodiad Mab y Dyn" 
(Math. xxiv, 36—39)? Paliam, gan hyny, y mae dynion mor 
anwybodus ynghylch dyddiau Mab y Dyn, tra y raae’r Iesu yn 
eu darlunio mor debyg i ddyddiau Noah ? O herwydd y gwrth- 
odant efengyl ein Harglwydd, ac na fynant eu goleuo. Maent 
yn rhy annocth i gredu y gall ychydig fod yn iawn, a llaweroedd 
fod yn gyfeiliornus, fel ag y bu yn nyddiau Noab. Gwnaeth 
Noah bregethu oddeutu trugain mlynedd, eithr n! chredodd ond 
wyth enaid ei genadwri, ac yr oedd y rhai hyny o*i deulu ef ei 
hun. Älae Sainty Dyddiau Diweddaf wedi bod yn pregethu am 
oddeutu tair blynedd nr hugain, ac y mae eu tystiolaetb eisoes 
braidd yn mysg yr holl genedloedd ; ond cid oes ond ycbydig 
wedi credu, mewn cyferbyuiad i liosogrwydd trigolion y byd. 
Nid â llawer o dynyddoedd heibio etto, cyn y bydd yr efengyl 
dragywyddol wedi ei phregethu “ trwy yr holl fyd er tystiolaetb i*r 
holl genedloedd; ac yna daw y diwedd. ,> Er y creda llawer o 
grefyddwyr y hyd fod byu wedi cymmeryd lle yn üaenorol i 
ddinystr Jerusalem, etto cant wcled yn amgen ar fyrder; oblegid 
y mae rhoddi tystiolaeth o'r efengyl i holl genedloedd y byd, cyn 
y daw y diwedd, yn darogan fod y diwedd liwnw yn perthyn i 
un genedl yn gystal â’r llall, pa un bynag ai Iuddewon neu Gen- 
edloedd. Dyna paham yr ymdrecha Saint y Dyddiau Diweddaf 
bregethu yr efengyl i bob cenedl, llwytb, iaith, a phobl, fel y 
byddont oll yn ddiesgus pan ddelo y diwedd, a phan yr ymddang- 
oso yr Arglwydd ar gymraylau y nef. Ni ddywed yr ysgrythyr, 
ac ni cbredwn ninnau, y bydd pregethiad yr efengyl i'r holl gen- 
edloejìd yn eu hargyhoeddi oll, eithr y bydd yn dystiolaeth yn 
eu herbyn, erbyn y delo y diwedd. Eithr cyn y delo Mab y 
Dyn, 4 ‘ efo a ddenfyn ci angylion o’i flaen, â mawr sain udgorn ; 
a hwy a gasglant ei etholedigion ef ynghyd o’r pedwar gwynt, o 
eithafoedd y nefoedd hyd eu heithafoedd hwynt,’* megys i arch o 
ddiogelwch, er i’r anwiriaid a’r beilchiuu gael eu difa gan y diluw 
tân ; canys ‘ É fel yr oedd yn nyddiau Noab, y bydd hefyd yn ny- 
fodiad Mab y Dyn.” 

Nid rhyfedd fod y byd crefyddol yn methu credu hyn ; oblegid 
pe byddent yn ei gredu. ni fyddai dyddiau Mab y Dyn megys 
dyddiau Noah, ac ni ddeuai geiriau Crist i ben. Mao y byd yn 
ymddwyn yn awr yn gywir fel y rhagfynegwyd y gwnelent. 



168 


ÎJDGORN SEION. 


Mae gweision anfonedig Duw yn yr oes hon, yn cael en diystyru 
fel y cafodd Noah, ac ni ollant ddysgwyl yn amgenach: yr un 
yw dull y byd yn awr a chynt — credu yr hyn a fu, a gwadu yr 
hyn sydd. Pe byddai y byd yn iawn, bwy a gredent yr hyn 
8ydd, yn fwy nâ’r hyn a fu, ohlegid eu bod yn ei weled, ei deimlo, 
a’i amgyífred. Ond mae yn rhaid i blant Adda gael eu ffordd — i 
fod yn oruchwylwyr iddynt eu hunain,a meddu liawl i ddewis 
neu wrthod da a drwg. Mae mwy yn mhob oes o’r byd yn gwrtbod 
y da, nag sydd yn ei ddewis : a’r canlyniad yw, nad oes fawr 
dderbyniad i wirionedd. Mae y ffordd i ddystryw yn llydan, ac 
y mae llaweroedd yn ei cherdded, gan gredu ei bod yn weil nâ’r 
ffordd gul, yr hon a arweinia i fywyd. Felly yr oedd yn uydd- 
iau Noah, ac felly y mae yn awr, ac felly y bydd hyd nes y gor- 
fodir dynion, trwy gosp, i weled yn wahanol. 

Dichon erbyn hyn fod gofyniad yn cyfodi yn meddyliau rhai, 
— sef, Pabaro na fuasai Duw yn trefnu cynllun mwy effeithiol er 
cadwedigaeth holl ddynolryw, ac yntau yn hollalluog? Wel, y 
gwirionedd yw, fod Duw wedi trefnu y cynllun goreu a ellid, a’r 
un mwyaf effeithiol er achub boll ddynolryw; ac yn wir, fe wna 
Duw achub pawb, cyn gorphen ei waith, ond yn unig meibion y 
golledigaeth, y rhai ydynt wedi pechu yn erbyn yr Ysbryd Glân, 
a’r rhai ni faddeuir eu pechod yn y byd hwn, nac yn } r byd a 
ddaw. Er fod Iesu Grist wedi dweyd, mai “ y neb a gredo, ac a 
fedyddier, a fydd cadwedig; eithr y neb ni chredo, a gondern- 
nir;” etto fe all dynion gael eu condemnio, fel y cyn-ddiluwiaid, 
a’u hachub wed’yn. Mae Duw yn gyfiawn, ac hefyd yn drugar- 
og. Os peidia dynion gredu yr efengyl y tro cyntaf, hwy a 
ddemnir, a hyny yn gyfiawn; ac wedi iddynt dalu y ffyrling 
eithaf yn ngharchar, cant glywed yr efengyl drachefn, fel yn y 
diwedd y gallant fod yn gadwedig, a hyny trwy drugaredd Duw. 
Wedi i’r cyn-ddilu wiaid gael eu dinystrio trwy ddwfr, eu hysbryd- 
oedd condemniedig a yrwyd i garchar; ac yno y buont yn bodd- 
loni cyfiawnder, ac yn talu eu ffyrling eithaf, byd nes y bu i 
Grist, wedi ei farwolaethu yn y cnawd, eithr ei fywhau yn yr Ys- 
bryd Glân, fyned a phregethu iddynt yn ngharchar, ac 3gor 
iddynt ddrws gollyngdod, trwy ordeinio bedydd drostynt ar ▼ 
ddaear. Dyna fel y mae Duw yn gweithredu; mae ei gynllun 
ef mor effeithiol, fel yr achuba bawb rhyw dro neu gilydd, oddi- 
eithr y rhai byny a bechant y pechod anfaddeuol. 



l'DGORN SEION. 


169 


Gwelwn yn awr, mai fel yr neJd yn nyddiau Noah y bydd 
hefyd yn nyddiau Mab y Dyn, gyda golwg ar yru ysbrydion jr 
rhai anofydd i garcbar. Wedi i drigolion y byd, yn y dyddiau 
diweddaf hyn, gael eu dinystrio trwy dân, eu iiysbrydoedd a yrir 
i garchar, i ddyoddef o herwydd eu hanufydd dod ; ac ni ddeuant 
oddi yno cyn y talont y fíyrling eithaf ; ac yn gymmaint ag y 
bydd eu barnedigaeth dytnmorol hwy yn fwy nag eiddo y cyn- 
ddiluwiaid, felly hefyd y bydd eu cosp yn ngharchar yn fwy. 
Megys hefyd ag yr ysgubwyd pcchnd oddiar y ddaear trwy y 
diluw, felly y gwneir elto trwy y tán íllamìlyd o'r nef. Wedi cael 
hyny oddiauigylch, ynghyd â rliwymo y diafol, yna heddwch, a 
thangnefedd, a chyfiawnder, a gwirionedd, a deyrnasant ar byd 
holl wyneb y ddaear; ac y daw i ben yr atnser y lybia crefyddol- 
ion yr oes hon sydd i ddyf«)d i ben eyn dyfodiad yr Arglwydd, a 
chyn eu dinystr hwythau. 

Ewyllys yr Arglwydd a wneler, a boed i bawb gydnabod ei 
awdurdod, ac ymostwng yn y Uwch ger ei fron, gan ufyddhau i’w 
efengyl yn yr araser cyrameradwy, fel na fo iddynt gael eu dal 
yn ddi8ymmwth gau ei ddyfodiad, a threugu yn uystryw mawr yr 
annuwiolion, yn y dyddiau sydd yu dyfod, megys ag y bu yn 
nyddiau Noah. O, gwrandawed pawb genadwtì ein Duw, 6ef y 
genadwri a ymddiriedwyd i’w brophwyd Joseph ; bydded i bawb 
edifarhau ar frys, fel eu bedyddier er maddeuant pechodau, ac fel 
y derbyniont ddawn yr Ysbryd Glân, fe) y byddont hwythau 
hefyd barod, canys yr awr ni thybiant y daw Mab y Dyn, ac y 
dygwydda yn gyûelyb i’r modd y dygwyddodd yn nyddiau 
Noah. 


DILYN FFYDD Y BLAENORIAID. 

'* Meddjliwch am eich hlaenoriaid, y rhai a draethasant i chwi air Duw : 
ffydd y tliai dilyuwcü, gau ystyried diwedd eu h>inarweddiad lrwyüt.*» 
— Heu. xiii, 7. 

Y mae braidd pob enwad crefyddol yn cymmeryd yr adnod 
ucbod yn destun angladdoî, yn neillduol ar yr achlysur o ym- 
adawiad un o’r hen tìaenoriai J. Yr wyf finnau vn teimlo awydd 
i wneyd rhai sylwadau yn awr ar y geiriau uchod, er mwyn cael 
allan a ydyw ein cyfeillion yn eu hiawn ddeall ai peidio. Y 



170 


ODGORN SEION, 


mae pob plaid grefyddol yn tybied mai ea p’aid hwy yn unig 
eydd yn iawn ; ac felly, credaut fod eu blaenoriaid yn genadon 
dros Grist, ac mae hwynthwy sydd yn teilyngu iddynt i feddwi 
am danynt, &c. Yn awr, er mwyn egluro, cawn nodi rhai o 
enwadau parchus ein gwlad. Wedi i rai o ílaenoriaid parchus 
yr enwad o Annibynwyr farw, ceir clywed y blaenoriaid ereill yn 
annog yr eglwys i feddwl am danynt, a dilyn eu ffydd, &c.,yn ol 
cynghor yr Apostol. Felly hefyd y gwna }*r enwad parchus o 
Fedyddwyr ddefnyddio yr adnod uchod ar ol marwolaeth rhai 
o’r hen flaenoriaid o’u plith : rhoddant gynghorion dwys i’vr 
heglwys hwythau, nid yn unig i “feddwl am danynt,” ond hefyd 
i “ ddilyn eu ffydd,” ac “ ystyried diwodd eu hymarweddiad 
hwynt. ,> Y r un modd y gwna yr enwadau parchus o Wesleyaid, 
Methodistiaid, Arminiaid, Gndodiaid, «&c., heb achos eu henwi 
oll; creda yr lioll gymdeithasau hyn, ar eu penau eu hunain, 
fod yr Apostol yn eu cynghori hwy i feddwl am, a dilyn ffydd 
eu blaenoriaid hwy. Wel, ai nid hyny a feddyliai yr Apostol? 
Nage. Beth ynte? Onid yw yn dywedyd, “ Meddyliwch am 
eich hlaenoríaid ?” Ydyw. Ond ai tybied fod yr Apostol yn 
dywedyd wrth yr holl bleidiau a nodwyd, a chant yn rhagor, 
“ Meddyliwch am eich blaenoriaid ?’* “ Na, na,” medd un en- 

wad, “ nid at neb blaenoriaid, ond ein blaenoriaid ni y cyfeiria y 
geiriau.” A tbra y dywed un blaid bynyna, dywed cant o 
bleidiau ereill yn groes, a chreda pawb fel y dywedais, mai eu 
blaenoriaid /ncy sydd i “ feddwl an» danynt.” Yn ngwyneb byn, 
y mae yn anhawdd penderfynu ffydd pwy a ddilynwn. Ond 
syndod! pa roid dweyd cymmaint ar bwnc sydd mor eglur? 
At bwy yr ysgrifenai yr Apostol y llythyr hwn ? onid at yr 
Hebreaid ? “ Ië, ìe; ond gelîir cymbwyso y geiriau at eglwys 

Crist yn mhob man,'’ meddai yr enwadau. A chaniatâu hyny, y 
mae yn rhaid chwilio yn mhellach cyn penderfynu mai eich 
blaenoriaid chwi a feddylir; ac os mai eich blaenoriaid cliwì a 
feddylir, gall pob plaid arall fod yn ddystaw, oblegid mai at un 
blaid yr oedd yr Apostol yn ysgrifenu, ac nid oes gan Dduw 
ond un Eglwys ar y ddaear. Ond at y pwnc; pa flaenoriaid a 
feddylir? Y mae yr Apostol yn ateb, “ y rhai a draethasant i 
chwi air Duw. ,> j\Iae yn wir y gall pawb adrodd neu draethu 
geiriau a fydd Duw wedi eu llefaru, fel y gwnaeth y diafol wrth 
ein Harglwydd Iesu Grist Cg we i Math. iv), ond peth arall yw 



UDGORN fiEION. 


171 


trtctìío y gair fel y mae yn yr leau, neu fel ag y traethodd yr 
lesu ef; cyfaddefa pob plaid Grisiionogol roai “ gair Duw” a 
draethodd Crist a’r apostolion ; ac er mwyn bod yn fyr, gwnawn 
«hwilio pa beth a draethasant hwy i drigolion y byd, ac yna caiff 
pob plaid chwilio a yw eu blaenoriaid hwy yn traethu yr un 
geiriau ; ac os nad ydynt, nid yw yn ddyledewydd ar neb i 
“ feddwl am danynt” gyda bwriad i “ddilyn eu Pan 

ddeuai rhyw bechadur at Grist, neu ei opostolion, i ymofyn am y 
ffordd i gael cadwedigaeth i'w enaid, ni ddysgent ddiro yn aingen 
nà chrcdu yn yr Iesu, bcdydd edifeirwch er roaddeuant pechod* 
au, arddodiad dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glân, &c. ; a 
gallwn herio y byd i brofì yu groes. Yu awr, gofyuaf mewn 
«obrwydd i'm cyfeillion, a yw yr egwyddorion yna yn cael eu 
traethu gau Ûaenoriaid pieidiau crefyddol yr oee ; oa nad ydynt, 
ofer yw dilyn eu ffydd hwỳ. 

Ereill a ddywedant mai cyfeirio mac y geiriau at yr hen 
frodyr «ydd wedi blaenu, megys yr hen batriarchiaid a’r pro» 
phwydi, ynghyd á’r lien apostolion ffyddlawn ; ac O mor fynych 
y dywedir yn debyg i hyu : — “ Mor hoff yw genym ‘ feddwl' arn 
yr hen dduwiolion fu yn weiaion íTyddlawn droa Dduw ar y 
ddaear, roegy6 Abraham, Isaac, a Jacob; ac O oior hyfryd yw 
‘meddwl'am ddewrder Mosee wrth arwaiu meibion Israel o’r 
Aifft i Ganaan, ynghyd ag am amynedU Job a doethineb 
Solomon,’’ & c. Beth po gofynem i’r cyfeillinu anwyl byn, 
paham y gwoant hwy ‘ 4 feddwl" ain dauynt? yr ateb gaem 
yw, “ Am fod yr Apostol yn gorcbyrayo i * feddwl ain ein blaen- 
oriaid.' *' Mae yn dda genym glyw-ed parodrwydd ein cyfeillion i 
ufyddhau i gynghor yr apostol, trwy “ feddwl am y blaeuoriaid 
a cban eu bod yn ufyddhau i'r rban grntaf o’r aünod,awn gam 
yn nes yn mlaen ná'r “ Meddyliwch am eicli blaer.oríaid," sef at 
M FFifDD y rhai dilynwch.’* Os y\v yn ddyledswydd i ufyddhau 
i’r rhan gyntaf o’r adnod, onid yw yr un cymmaint o ddyled- 
swydd i ufyddhau befyd i’r ail, sef “ ffydd y rhai dilynwch.’* 
Mae yr Apostol yn gosod cymmaint o bwys ar y naill orcbymyn 
a'r Uall; a’r hwn a wna ufyddhau i un, nid yw yn ddieuog heb 
ufyddhau i’r llall, oblegid “ yr hwn a ballo mewn un pwnc a 
fydd yn euog o’r owbl.'* 

Dywed enwadau crefyddol yr oes hon nad oes eisieu y “ffydd" 
hoD.o ya awr. Pa reswm sydd gaudJynt dros hyny ? a oes gan» 



UDGORN SEIOlf. 


m 

ädynt ryw ran o'r ysgrythyr i brofi eu dywediad? Na, nid oes 
gaoddynt ddim cymmaint ag un adnod. A oes genym ni ryw 
*ail i gredu fod yn ddyledswydd araom i geisio yr un fath ffydd 
ag oedd gan yr hen batriarchiaid, y prophwydi, yr apostolion, yn 
nghyd â’r cyn saint? Oes; o herwydd y mae yr Apostol yn 
dywedyd yn bendant, “ ffydd y rhai dUynwch. ,, Ai tybied fod 
gwir anghenrheidrwydd am y fatli ffydd hono yn ein dyddiau ni 
yn awr ? Oes, os yw y Beibl yn dysgu yn iawn, oblegid fo 
ddy wed ef yn bendant, mai “ heb ffydd ammhosibl yw rhyngu 
bodd Duw ; M ac yn awr, pwy na wel, os na wnawn ryngu bodd 
ein Duw, nad ofer yw ein holl grefydd. Y mae rhyw fath o 
ffydd, feddyliwn, gan bob dyn; ond cyn y gallwn ryngu bodd 
ein Duw, rhaid i ni ymdrechu cael y “ ffydd hono a roddwyd 
anwaith i’r saint yr hon ffydd ag oedd yn eu liannog, wedi 
iddynt gael eu bedyddio er inaddeuant pechodau, &c , i geisio 
y doniau ysbrydol, trwy osodiad dwylaw yr henaduriaeth, megys 
llefaru â thafodau, prophwydo, canu â’r ysbryd ac â’r deall, 
&o. ; a phan fyddai un yn glaf, yr oedd trwy y “ ffydd a rodd- 
wyd unwaith i’r saiut,” yn ga'.w ato henuriaid yr eglwys, yn ol 
cynghor yr apostol Iago. Belh wnelai yr henuriaid hyn, ar ol 
iddynt ddyfod at y claf? ai darllen pennod, a gweddio, heb 
wneyd dim arall? Hwy a weinyddent arno, “ gan ei eneinnio ef 
ag olew, yn enw yr Arglwydd,?* a thrwy weddi'r fydd yr oedd y 
claf yn cael ei iachâu ; ac felly, cyflawnid addewid yr Iesu, 
sef “ Ar y cleifion y rhoddant eu dwylaw, a hwy a fyddant iach. ,fc 
Os dywed ein eyfeillion, fod ganddyot ffydd yn Nuw, ac hel> 
weitbredu fel, nac yradrechu am y ffydd hono ag oedd gan saint 
y dyddiau gynt, dywedaf yn ngeiriau’r prydydd — 

u Ffydd heb weithredoedd, marw yw, 

Medd geiriau y Duw geirwir, 

Heb roi ufydd-dod, nid roewn rhitb, 

Pechadur byth ni chedwir,’’ 

Yn awr, ddarllenydd anwyl, yr ydwyf wedi nodi ychydîg allan 
o lawer, o enghreifftiau ysgrythyrol, i brcfio pa fath ffydd oedd 
yn meddiant yr hen tìaenoriaid gynt : gelli dilhau chwilio etto>- 
o ddechreu Genesis hyd ddiwedd y Dadguddiad, ac yna cai weled 
pa fath ffydd oedd gan yr hen dduwiolion, ag y mae crefyddwyr y 
wlad mor barod i “ feddwl am danynt/* sef Noah, Lot, Abraham» 
Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Elias, Enoc, Dafydd, a Solomon» u 



UDGORN SElOít. 


17 $ 

Hnoedd ereill tjdd yn rhy ainl eu benwi ; a ehan fod Duw ired» 
lyalio ei fod wedi cael ei foddloni ynddynl, dywedaf yu ngeiriau 
yr Apostol, “ FFY DD y rhui dilynwch.” 

Tre-Sior, Mcrtìujr» Thomas Harries. 


METHODISTIAID WESLEYAIDD YN ERDYN MOR- 
MONIAETH. 

“ W. T. R. sydd Feihodist Wesleyaidd, ond j mae yn ofidus gan 
ddo ddweyd fod Methodisiiaeth yn y ddarfodedigaeth ; ac y mae 
liefyd yn dweyd fod y bobl, yn ei gartreüe yn Nghymru, *yn cael 
eu blino yn druenus gan y sect benboeth ac here tk aidd a elwir 
lilormoniaid, pa rai sydd yn cymmeryd arnynt eu hunain yr enw 
o Gristionogion, a chyda ruwy o byfdra yr enw o Saint. Maent 
wedi twyllo ac arwain ymaith rai o'n haeloduu mwyaf selog a 
gwresog, ac hyd y nod yr ysgolheigion yn yr ysgol Sabbotho), 
trwy eu bymadrodd a’u llyfrau niweidml. Dywedant wrthynt 
nad yw’r Beibl yn rheol ddigonol, a tod yr holl sectau yn gyfeil- 
iornus ; ac unwaith y siurado pobl á hw\nt, neu y darllenonl eu 
Uyfruu niweidiol, nid yr un rhai a fyddant ur ol hyny. Mae yo 
beth ofnadwy fod y fath bobl yn eael myned yn y blatn i dwyllo 
y bobl yn y modd y maent; ac yr oedd yn ddrwg iuwn genyf 
eich clywed chwi yn siarad mor fwynaiid am danynt yn yr 
üerald/ &c. Oud bai pwy yw os ydyw Methodisliaeth yn 
darfod ? Ai nid am ei bo«i wedi colli ei hefl'eithioldcb, neu wedi 
myned yn hen, ac yn agos i’w diwedd ? I*a fodd y medrwn roi 
bywyd mewn esgyrn sychion? Ymddengys nai yw sel a duwiol- 
deb Metbodistiaid i ymddibynu lluwer arnynt, gan eu bod yn 
syrthio mor rbwydd o llaen nenh Mormoniaeth. Fe ddylai y 
Meihodistiaid ddurparu arft>gaeth well a mwy newydd. Efallai 
fod eu cleddyfau wedi rhydu; neu efallai rnai un miuiog ydynt, 
fel cleddyfau y Tyrciaid. Rhaid bod rhywbeth yn feius. Oud 
os oes ar ein ffrynd y Methodist eisieu tipyn o allu gwladol i roi 
y Mormonieid i lawr, fe ddylai gofio y byddai yn dda iawn gan j 
Puseyaid gael yr un gaìlu i roi y Meihodistiaid i lawr, pa rat a 
ystyriant hwy sydd yr un oior dwyiledig, Mewn brwydr sectau, 
y gwanaf — fel mewn brwydrau ereill — a raid yn y diwedd roi i 
/yny. Ni lwydda Mormoniaeth oud gyda gwehiiion cymdeith&Ai 



174 


ODGORN SEION. 


nid ydyw yn addas i galon cyradeithas, mwy nag yw Metbodiet 
iaeth yn addas i’r gradd uchaf, ond yn unig y cauoi a’r isel radd. 
Y pwnc ymfudol yw nerth mawr Mormoniaeth. Pe byddai gau 
y Methodistiaid drefedigaeth yn y byd newydd, neu drysorfa ym- 
fudol, hwy a gaent allan y dylanwadai hyny er ychwanegu at eu 
rhifedi .” — Family Herald. 

Mae yn amlwg i’r meddwl diragfarn am eirwiredd y dyfyniad 
uchod o eiddo golygydd yr Herald, mewn períhynas i’r Method- 
istiaid, sef nad ydynt yn cynnwys yr uchel radd, ond y canol a’r 
isel radd ; ac hefyd mewn perthynas i Formoniaetb, dywed nad 
yw gymhwys i galon cymdeitbas, yn ol dull yr oes bresennol, 
ond yn unig i weddiîlion cymdeithas. Mor gywir yw ei ddarluu- 
iad. Beth a ddywed yr ysgrythyr ? Dywed mai ysgubion a 
gwehillion ybyd, a sorod pob dim. oedd nodweddiad pobl Dduw, 
ao nad oedd y byd yn deilwng o honynt, & llawer llai ynte y 
Babiloniaid, ag sydd a’u dystryw i gymmeryd lle mewn un awr; 
ac o achos nad oec lle i Formoniaid yn ngbalon cymdeithas bre- 
sennol, maent am gasglu, trwy orchymyn Duw, i Seion, fel na 
/yddant gyd-gyfranogion â’r Babilouiaid, nac o bechodau a 
phlaau Babilon. Mae Duw yn gorchymyn i’w apostolion a’i 
brophwydi lawenhau y pryd hwn, pan welant gwymp y ddinas 
fawr hono, a phau yr anrheithir cymmaint cyfoeth, ac hefyd yr 
oll o’r cenedloedd anufydd. Mae Duw y pryd hwn am edrych ar 
Israel gyda thrugaredd, gan gofio ei gyfammodau ag Abraham, 
Isaac, a Jacob, trwy gasglu gweddillion Israel etto yn un gorlan ; 
a bydd i’r Iesu deyrnasu mewn cyfiawnder ac heddwcb, hyd nes 
y perfl'eithir yr oll o’r Saint gydag Abraham flfyddlawn. £r 
mwyn hyn y mae’r Morraoniaid yn myned i Ddytlryn y Mynydd- 
oedd, ac nid er mwyu chwilio ara aur Califfornia, fel dywed pobl 
y byd, ond i chwilio allan o drysorau yr efengyl dragywyddol, 
betliau newydd a hen, ac i fyw yno ar bob gair a ddaw allan o 
enau Duw, trwy ei weisiou awdurdodedig, pa rai a’n tywysant i 
bob gwirionedd. 

Rhuddlan. W. M. I. 


AiMSER Y BYWYD DYNOL. 

Y MAE Duw wedi appwyntio awr ein hymddatodiad, megys ag 
y mae wedi penodi mynyd ein genedigaeth. Ond nid yw amser 



ÜDGORN SETON. 


175 


cin bywioliaeth yn ymddibynu ar dynphed anocheladwy, o her- 
wydd nid oes y faih beth yn y byd. Geill terfyniad ein bywyd 
ddygwydd yn gynnarach neu yn ddiweddarach, neu ddimoll; 
a gellai'r dyn aydd yn marw heddyw, fod wedi ymadael â’r byd 
mewn cyfnod foreuach,neu bellach. Nid yw Duw yn cyfrif ein 
dyddiau wrtb ryw ddeddf ddiammodol, yr bon sydd yn anymddi- 
bynol ar amgylchiadau. Y mae ef yn anfeidrol ddoeth, ac yn 
gweithredu o byd ar ryw egwyddor deilwng: o herwydd rhesym* 
au cywir, gan hyny, y roae efe yn gweled yn gyrohwys fod î bob 
dyn farw ar yr cm-íer neillduol y mae yn benderfynu. Ond y 
mae ytpaid ein bywioliaeth wedi ei benodi yn anghyfnewidiol, er 
nad yw yn cael ei lywodraeibu gan gyfreilhiau tynghed. Pan 
fyddo cyfnod ein hymddatodiad yu dyoesu, y roae rhyw achos 
ag sydd yn ddiball yn ei achlysuru, os na rwystrir ef gan allu 
goruwch. Y mae un yn marw o glefyd marwol, un arall trwy 
ryw ddygwyddicd di-ragweledig ; dinystrir rhai trwy dán, ac ereill 
trwy ddwfr. Y mce Duw yn rhagweled yr acbosion earywiol 
hyn, ac nid yw yn aros yn edrychwr segur ar cuheffaitb; y 
mae efe yn sylwi arnynt gyda gofal, yn eu cymharu hwynt â'i 
fwriadau, ac yn edrych pa un a wna efe eu cymmeradwyaw 
hwynt neu beidio. Os yw ef yn eu hewyllysio, y mae yn pen- 
derfynu yn gyfatefcol, ac yn gwceyd deddf ddwyfol, trwy rin- 
wedd yr hon y mae’r dyn yn raarw ar y cyfryw amser, neu trwy 
y cyfryw ddygwyddiad. Fel ag yr oedd y Duwdod o bob tragv- 
wyddoldeb, yn adnahyddus á’r rhesymau y rha* sydd yn ei gyn- 
byrfu ef yn awr, fe wnaeth ef y pryd hyny yr un farn ag yn 
bresennol, ac wedi ei sefydîu yn anniddymadwy. Ond y roae 
yn bosibl, er hyny, y gallant beidio cael ei gymroeradwyaeth ; ac 
os mai fel hyn y bydd, y mae ef o leiaf yn penderfynu rhoi can- 
iatâd iddynt. Ac os yw ef fel hyn yn penderfynu yr hyn ag 
oedd ef weJi arfaethu yn ûaenorol, fe dJylem ni farw yn y cyf- 
nod pan oedd yr achosion hyn yn bodoli. Yr oeJd efe yn 
ewyllysio rboddi i ni oes hirach, ac nid yw yn cyroraeradwyo yr 
achosion ag sydd yn ei therfynu, ond nid yw yn gydweddol â’i 
ddoethineb i’w gwrthwynehu hwynt. Y mae ef yn canfod y 
greadigaeth yn gyffredinol, ac y mae yn cael ei gymhell i gan- 
iatâu ein marwolaeth ar y cyfryw amser, er nad yw yn cymmer- 
adwyo yr achosion, y dull, a’r amgylcbiadan cydfynedol â hi. 
Mae ei ddoethineb yn cyfarwyddo ein marwolaeth i ddybeniou 



Ì76 


L'DGORN 8EION. 


defnyddiol, neu ynfe y mae yn rbagweled na fyddai oes hirach 
yn Uesul i ni ein hunain nac i’r byd ; neu efallai, y byddai yn 
rbeidiol cael cydundeb newydd o bethau, yn anf'hydweddol â'i 
drefn gyffredinc 1 ef, i’w bestyn. Yn fyr, er y geill üuwdod 
anghymu eradwyo yr achîysur, y mae ganddo ef o hyd y rhes- 
ymau doethaf dros ganialàu y dygwyddiad ag sydd yn ei ddilyn. 

Dyiui yr ystyriaethau hyn ennvn ynom wrnldob crisiionogo! 
gyferbyn â dynesiad angeu. Yr ansicrwydd o’i ddyfodiad sydd 
yn ei wneyd mor ddychrynllyd. Pe byddem yn cael ein bysbysu 
yn tìaenorol pa bryd neu pa fodd y caem farw, fo wnai mewn 
mesur mawr yru ein hofn i ffwrdd, a’n harfogi â chalondid. Nid 
all dim eiu gwroli mor effeithiol ná’r meddwl ein bod yn cael ein 
hamddiffyn gan Itugluniaeth oruwch lywodraethol, yr hon sydd 
yn estyn ueu fyrhau ein dyddiuu fel ag y mae yn gweled oreu, 
am amser ac am dragywyddoldeb. Wedi ein perswadio o’r gwir- 
ionedd dyddanus hwn, gallwn ddysgwyl angeu gyda thawelwch 
duwiol; a chan fod ei ddyfodiad yn ansicr, fod o hyd yn barod 
i’w gwrdd. Yr ydym iii yn anwybodus yn ddiau o’r amgylchiad- 
au cydfynedol ag ef, ond y mae yn ddigon i wybod fod ein holl 
orchwyliou dan oful anigeleddol Bod trugarog. Bydded i hyn 
ein cynnal ni drwy ein pererindod daearol; ac, yn rhydd oddi- 
wrth oíalou pryderus, bydded i ni ymostwng i drefniadau rhag- 
luniaeth, a pheidio ofni rhag peryglon at y rhai y’n gelwir gan 
lais dyledswydd. 

Cijf. I. M. 

[Taer ddymunir arnom i gvhoeddi y dernyn uchod, â’r hyn yr 
ydym wedi cydsynio, serch y gall rliai pethau, elallai, fod ynddo 
uad ydynt yn liollol yu eiu buddloni. — G ül.] 


MYFYRDODAU AR WEITHltEDOEDD DUW, WEDI EU 
TYNU OR YSGItYTH YR SANTAIDD. 

** Gwrandaw hyn, Job; saf, ac ystyria ryfeddodau Duw,” — Job 
37, 14. “ Efe a wnaeth y ddaear trwy ei nerth, efe a sicrhaodd 

y byd trwy ei ddoethineb, ac a eslynndd y nefoedd trwy ei syn- 
wyr,”— Jer. 10, 12. “ A Duw a ddywedodd, Bydded goleuni, a 

goleuni a fu : A Duw a welodd y goleuni mai da oedd ; a Duw 
a wahanodd rhwng y goleuni a’r tywyllwch ; a Duw a alwodd y 
goleuni yn ddydd, a’r tywyllwch a alwodd efe yn nos,”— Gen. 1, 


üDOOnN REION. 


17T 


3—5. “O Arglwydd fy Nuw, tra mairr ydwyt; gwi«gaÎ8t ogon- 
iant a harddu’ch. Yr hirn wyt yn girisgo golcuni fel dillcdyn , 
ac yn taenu y nefoedil fel llên. Yr hwn sydd yn gosod tyUthau 
ei ystafelloedd yn y dyfroedd, yn gwneuthnr y cymyleu yn gcrbyd 
iddo, ac yn rhodio ar adenydd y gwynt. Yr hwn svdd yn gwncu- 
tbur ei genadon yn ysbrydion, a‘i woinidog ou yn dân íüamlîyd. 
Töaist hi â’r gorddyfnder, megys â gwisg; y dyfroedd a safant 
goruwch y mynyddoedd,” — Sulm 104, 1 — 6. “ Y mao efe yn 
taenu y gogledd ar y gwaglc; y mae efe yn crogi y ddaear ar 
ddiddytn. Y mae efo yn rhwyino y dyfroedd yn ei gymylau ; ao 
nid ydyw y cwmwl yn hollti o danynt hwy. Efe a rana y mòr 
A’i nerth ; ac a dery ei falchder â'i ddoethineb,” — Job 26, 7, 8, 
12. “ Capys efe a wna y defnynau dyfroedd yn fàn ; hwy a 

dywalltant wlaw fel y byddo ei darth; yr hwn a ddifera, ac a 
ddefnyna y cymylau arddyn yn helacth. Hefyd, a ddeall dyn 
daeniadau y cyraylau, a thwrf ei babell ef? Wele, efe a daen- 
odd ei oleuni arno, ac a orchuddiodd waelod y môr,” — Job 36, 
27 — 30. “ Duw a wnu dnranau á’i lais yn rhy fedd ; y mae vn 
gwnouthur pethau m«vy nag a wyddom ni. Canys efe a 
ddywed wrth yr eira, Bydd ar y ddaear ; ac wrth gawod o wlaw, 
ac wrth wlaw mawr ei nerth ef. Efe a 6elia law pob dyn, fel yr 
adwaeno pawb ei waith ef. Yna yr á’r bwystûl i’w loches, ac y 
trig yn ei le. O’r deau y daw Corwynt; ac oerni oddiwrlh y 
gogledd. A’i wynt y rhydd Duw rew ; a lled y dy froedd a gyf- 
yngir. Hefyd efo a ílina gwmwl yn dyfrhau; efe a wasgar ei 
gwmwl goleu. Ac y mae hwuw yn ymdroi oddi amgylch wrth ei 
lywodraeth ef : fel y gwnelont hwy, beth bynag a orchymyno efe 
iddynt; ar hyd wyneb y byd ar y ddaear. Pa un bynag ai yn 
gospedigaeth.ai i’w ddacar, ai er daioni, efe a bar iddo ddyfod,” — 
Job3?,ó — 13. “ Y mae efe yn ddoeth o galon, ac yn alluog o 
nerth : pwy a ymgaledodd yn ei erbyn ef, ac a lwyddodd ? Yr 
hwu sydd yn symud mynyddoedd, ac heb wybod iddynt : yr hwn 
sydd yn eu dychwelyd hwynt yn ei ddigofaint. Yr hwn sydd 
yn cyuhyrfu y ddaear allan o’i lle, fel y cryno ei cholnfnau hi. 
Yr hwu a ddywed wrth yr haul, ac ni chyfyd ; ac a selia ar y sêr. 
Yr hwn yn unig sydd yn taenu y nefoedd, ac yn sathru ar dònau 
V mòr. Yr hwn sydd yn gwneuthur Arcturu9,Orion, a Phleiades, 
ac ystafelloedd y dehau, Yr hwn sydd yn gwneuthur pethau 
mawrion anchwiliadwy , a rhyfeddodau aaeiríf/ , — Job 9, 4 — 



178 


CDGORN SEION. 


10. “ Ti a holltaia y fFynnoo a'r afon: ti a ddyhysbyddaist 
afonydd cryfion. Y dydd sydd eiddot ti, y nos hefyd sydd 
eiddot ti : ti a barotoaist oleuni a haul. Ti a osodaist holl 
derfynau y ddaear ; li a Juniaist baf a gauaf,” — Salm 78, 
15 — 17. “Gyrodd y dwyrcinwynt yn y nefoedd; ac yn 
ei nerth y dug efe ddeheuwynt,’’ — Salm 78, 26. “ Mae efa 

yn dyfrhau y bryniau o'i ystafelloedd : y ddaear a ddigonir 
o ffrwytb dy weithredoedd. Mae yn psri i’r gwellt dyfu i'r 
anifeiliaid, a llysinu i wasenaetb dyn: fel y dygo fara allan o'r 
ddaear, 1 ’ — Salm 10 Í, 13, ld. “ Efe sydd yn rhoddi i’r anifel ei 
borlhiant, ac i gywion y gigfran, pan lefant,” — Salm 1*17, 9. “Fel 
hyn y dywedodd yr Argl.rydd dy waredydd, a'r hwn a'lh luniodd 
o’r groth, Jlyn yw yr Arglwydd cyùd yn gwneutbur pob peth, yn 
estyn y nefoedd fy hunan, yn lledu y ddaear o honof fy bun,” — 
Esay 44, 24. “ Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, creawdydd 

v neíoedd, y Duw ei hun a luniodd y ddaear, ac a’i gwnaeth ; 
efe a’i sicrhaodd hi, ni chreodd hi yn ofer, i’w phreswylio y llun- 
iodd hi : Myû yw yr Arglwydd, ac nid neb amgen,’’ — Esay 45, 18. 
“ Cofiwch y petbau gynt erioed ; canys myfi ydwyf Ddnw, ac nid 
neb arall,” — Esay 46, 9. “ Y’r wyf yn llunio golenni, ac yn creu 

ty wyllwch ; myfi yr Arglwydd sydd yn gwneuthur yr holl bethau 
hyn.’’ 


AJIYNEDD. 

Ton— ” Boreu Teg,” neu “ lsland Mary." 

’Rwî’n gweled hoff deulnoedd byd, 

Y tad, y fam, a’r plant ynghyd, 
Rhai’n wylo ac yn groes o hyd, 

Mewn anghen mawr Amynedd; 
Mewn gofid, ing, a galar, llid, 

Mewn helbul ac mewn tristwch byd, 
Mewn croesau mawrion, mae o hyd 
Wir anghen mawr Amynedd. 

Wrth edrych ar weithfeydd y byd, 
’Rwy'n gwel’d eu trais a'u brad o hyd, 
Eu hucbel drem annynol fryd, 

Mae da im’ yw Amynedd ; 



ODOORN SEfON. 


IT9 


Trais y masgnachwr ia y rhod, 

A dd'wed fud dial manr i ddod ; 

Fe letha’r pwau o dan ei dro’d,— 

'Rwj’u hjnod am Amjnedd. 

Ac yntau’r gwau fedd jahrjd trais, 
Gorthrymu yw ei uchel gais ; 

Am byn fy nghân, fy nghwyn, a’m liaia 
Sydd beunydd am Amynedd ; 

Ac hefyd eelfyddydwyr byd 
Ymboenant dan eu ian o hyd ; 

Y mae'r riiai hyn, a pbawb ynghyd 
tMcwn angheu tnanr Amyncdd. 

Trafaelwyr ar hin frwd ac oer, 

A'r llougwyr drnain ar y mùr, 

Ymfodwyr hefyd raid wrth slôr 
O rywiog wiw Amynedd ; 

Mae holl yrolusgiaid dacar iawr, 

A chreaduriaid fach a roawr, 

Ehediaid nefoedd aydd bob awr f 
Mewn anghen njawr Amyuedd. 

A nionau hoff gyd-seintiau gwiw 
A ddylem beunydd weddio Duw, 

Am fcddu cyflnwn fodd i fvw 
O rywiog wiw Amynedd : 

O Arglwydd Iùr, ’rwy’n gweddio'n brudd, 
Rho hon i bawb o deulu'r ffydd ; 

'Rwy’n gweled hyn yn rhwydd bob dydd, 
Uai gwerthfawr yw Amynedd. 

Hi’m ceidw’n dawel yn fy lle 
Wrth gwrdd â chroesau dan y ne’; 

Nis gallaf deithio tua thre', 

Heb gymhorth pur Atnynedd 
Os trof fy ngwyneb tua’r de, 

Nen’r gogledd, ’does wahaniaetb ble, 

Nid oes un man o dan y ne’ 

Heb aüghen mawr Amynedd. 



100 


ÜDGORN SEION. 


Yn awr rhaid im’ derfynu ’nghàn, 

Rho gymhorth glew dy Ysbryd Glán, 

I bara'n ffyddlon yn y blaen, 

Trwy gymhorth dwys Amynedd: 

Tydi, O Dduw, bia’r clod i gyd, 

A mawl dy bobloedd hoff o hyd, 

A’u holl wasanaeth yn y byd, 

Ond, rho i ni Amynedd. 

ifountnin Ash, 3ony Richards. 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Y dvn cyfoetliog a fydd byw yu ddedwydd, cyhyd ag y byddo 
yn defnyddio ei gyfocth yn gymmedrol ; a’r dyn tlawd, ag sydd 
yn goddef ei anghenion yu amyueddgar, sydd yn ddigon cyf- 
oethog. 

Mae llwyddiant wedi bod boh amser yn achos o lawer mwy o 
ddrygau i ddynion nag afiwyddiant ; ac y raae yn hawddach i 
ddyn gvd ddwyn ag a<hvyddiant yn amyueddgar, ná pheidio ang- 
hofio ei hunan mewn llwyddiaut. 

Gofalwch am yr hustingwr, ac nac ymddiriedwcli eich cyfrinach 
i’r hwn a ddadguddio gyfrinach un arall i chwi. Pwy a osodai 
wîn da raewc ilestr agenawg ? 

Nid oes ond un gwir hyfrydwch raewn bywyd, a hwnw yw ein 
dyledswydd. Mor druenus ynte, mor annoeth, ac mor l’eius yw 
y dynion sydd yu gwneyd yr un hwnw yn boen ! 

Mae doethineb heb etifeddiaetb, yn well nag etifeddiaeth beb 
ddoethineb. 


Címmanfaoedd. — Cynnelir Cyramanfa Ddwyreiniol Morgan- 
wg, ar y 27ain o Fawrth ; Sir Frycheiniog, ar y 3ydd o Ebrill ; 
Sir Fynwy, ar y lOfed ; Gorllewin Morganwg, ar y 17eg; Llan- 
elli, ar y 24ain ; Caerfyrddin, ar y laf o Fai ; Sir Aberteifi, ar yr 
Sfed; Gogledd Penfro, ar y 15fed ; a Deau Penfro, ar y 22ain. 

Taliadaü o Mawrth 4 hyd Mawrtii 10. — Pontypridd, 3s 6c; 
Lìanfabon, 3s fic ; Aberamman, 4s 6c; Hirwaen, 6s ; Rbymni, 
^ £2 3s ; Georgetown, 6s 3c ; Mertbyr, I5s 3c; Troedyrbiw, 3s. — 
C’yfanswra, £4 5s. 

Anfoner pob llytbyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John DauiSy Printer, Johns Street , Georyetown , Merlhyr. 


t. Dft V 1 S, ARGRAPFYDD, UERTH YR-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

irto 

ŵrrni \i ŵaínt. 


Rhip. 12.] MAWUTH 19, 1858. [Cvr. V. 



CYNOHOR A CHYMMANFA GYFFREDINOL NEILL- 
DUOL YN NGHYMRU, 

A gynnaliwyd yn Smadd y Cymrtigiiddion, Merthyr , ar y 12/«/, y 
I3eý, «'r Hrg o Famth, 1853. 

UPDD SADITRN. 

Yn hrosennol — O Lywyddiseth yr Ynysoedd Prydoinig — S. W. 
Richards, llywydd, a Levi Rirliards, cyngliorwr. 

Cynnorthwywyr — Dnniel S|>encer, ac Orson Spencer. 

O Lywyddiaelh Cyuiru — Williaiu S. Phiilips, llywydd, a John 
Davis a Dan Jones, cynghorwyr. 

Bugeiliaid — Thomas Jeremy, a Daniel Daniels. 

Llywyddion y Cynnadleddau — Thomas Giles, J. Roberts, 
Robert Evans, Dewi Elfed Jom-s, Thomas C. Slarteli, John Price, 
a Phillip Sykcs. Yr oedd hefyil ya bresennol amryw Gynghor- 
wyr Cynnadleddau, Henuriaid Teithiol, Llywyddion Cangenau 
a'p Cynghorwyr, a llawer o Henuriuid, &c., &c. 

Galwyd y Cynghor i drefn gun yr Henuriad Dan Jones; ac 
yna canwyd ; a gweddiodd yr Henuriad Orson Spencer. 

Cydonwyd yn unfrydol i’r Llywydd S. W. Ricbards lywyddu’r 
Cynghor. 

Y Llywydd S. W. Richards — Frodyr, vr wyf wedi dyfod yma 
atoch y boren hwn ; a clian eich bod wedi amlygu eich dymun- 
iad i mi lywyddu’r cyfarfod hwn, cynnygaf i chwi ychydig o 
«ylwadau. Gan fy mod yn teimlo droa ies gnaith Duw yn 
12 



182 


CDGORN SEIOIY. 


Nghjinru, yr *y( wedi presennoli fy hun yma heddy w : yr wyf 
yn edrych arnoch fel dyni >n sydd yn teimlo yr uii modd. Yr 
ydym wedi dyfod ynghyd y boreu hwn, i ymgynghori pa fesurau 
yw y rhai goreu cr llwyddiant gwaith Duw yn Ngbymru. Nid 
wyf wedi dyfod yma yn unig er defnyddio yr amser i siarad fy 
hun, ond i ddeall teimludau yr benuriaid, a'r sw yddogion ereill, 
ar ysgwyddau pa rai mae gwaith Duw yn Nghymru yn pwyso. 

Yr Henuriad D. Speucer ■ Frodyr, yr wyf yn te uilo yn dda 
i fod gyda chwi y boreu hwu, er fy mod yu ddyeitbr-ddyn, pau 
yn gweled cymmaint o swyddogion ar ba rai y mae gwaith 
Duw yn ymddibynu yn Ngbymru. Tarawyd fi gan sylwadau y 
Llywydd Ilicbards, sef bod teimladau celyd mewn rhai o 
bonoch; ac yr wyf yn teimlo yr un petb ag ef mewn pertbynas 
i chwi ddywedyd eich meddyliau a’ch teimladau, gan ein bod oll 
yn frodyr, fel y deuwn yn un; canys os bydd teyrnas wedi 
yraranu yn erbyn ei hun, nis gall sefyll; ara byny, os oes gen- 
ycb y graddau lleiaf o deimladau celyd, gwaredwch hwynt o’ch 
mynwesau, ac na fyddwch mewn caethiwed yn hwy. Hyn yw 
ein dyben yn ymgyfarfod ynghyd y boreu yma. Os oes genych 
gyhuddiadau gwirioneddol yn erbyn rbyw un, nid yw wahan- 
iaeth pwv, dywedwch liwynt, ac yna fe dröa yr olwyuion yn 
rbwydd, a dim cyn hyny. 

Yr Henuriad I.eri Ilichards — Yr wyf yn hysbys o sefyllfa yr 
Eglwys yma i raddau pell. Dywedodd y brodyr fod genych 
gyfle i ddweyd eich teimladau, a dwyn eicb cyhuddiadau gerbron. 
Cotíwch siarad yr hyn a wyddoch, ac nid beth mae ereill yn 
ddweyd. Os bydd rhyw anhawsdra rhwng dau frawíl, yr byn a 
allant hwy ei wneyd i fyny eu hunain, heb ei daenu yn mhellach, 
yna uiae yn drosedd mawr i’w daenu. 

Treuliwyd y gweddill o’r amser gan Lywyddiaeth Cymru, y 
bugeiliaid, llywyddion y cynnadleddau, ac ereill, er hysbysu eu 
teimladau a darlunio sefyllfa y Saint dan eo gofal, ae hefyd gan 
faterion perthynol i’r Eglwys yn Ngbymru; ac yna addoedwyd 
dros hanner awr. 

Hanner awr wedi dau . — Dechreuwyd trwy ganu “ Tyr’d 
Ysbryd Glân,” &c. Gweddiodd yr Henuriad Thomas Jeremy. 
Canwyd “ Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr. ,> 

Y Llywydd S. W. Richards— Frodyr, gwnaf ychydig o syl- 
wadau wrth ddecbieu y cyfarfod, hwn. Yr wyf wedi eich clywed 



UDGOnr* S KlO!V. 


1S3 

yo dweyd eieh tcimladau, ac y mae yn dda genyf i cbwi wnevd 
hyny, yn hytrach ua'u cadw, o herwydd fnd y Cynghor hwn wedi 
ei alw i hyny. Dywedaaoch raown perthynas i ufyddhau i’r 
Offeiriadaeth : mae hon yn egwyddor na ellir ei deall yn rhy 
eglur. Os byddwch yn teiinlo eich bod yn cael eich gormesu gan 
neb, mae y drws yn agore 1, ac y mac genych ryddid i apelio at 
awdurdodau uwch, yr hyn nid yw yn w rthwynebu yr OÛTeiriad- 
aeth : y mae yn ogwyddor sydd yn perthyn i’r Offeiriadaeth, ac 
y mae yn hawl ag y mae pob Sant yn feddiauuu. Ond ararysan 
â’r Offeiriadu tii, fyddai amryson â*r unig beth trwy ba nn eich 
achubir. l*un mae y brodyr yn eich dysgu y dylai yr Offeiriad- 
aeth eich llywodraelhu chwi a'ch el ' o, maent yn eich dysgu yn 
iawn ; ond os gormesant chwi, nid y w yn cyfnewid yr egwyddor, 
ond hwy a fyddaut yn utebol am hyny. Yr Offeiriadaeth yw j 
gallu mawr llywodraethol gydd yn llywodraethu pab peth; trwy 
hon yr ydych yn derbyn pob bendith ag yr jdych yn fwynhuu, 
ac ar hon mae eicli tynghed ddyfodol yn yinddibynu. Gall yr 
Arglwydd Iesu Grisl, i’r hwn y rhoddwyd pob awdurdod yn y 
nef ac ar y ddaear, ddanfon y gwlaw i'r ddaear sychedig, ueu 
ei attal pryd y uiyno, a thywallt ei fendithion aueirif neu ei fell- 
dithion ofnadwy aruoin, fel y gwelo yn dda. Mae ef wedi 
rhoddi rhan o'r Offeiriadaeth hon i ni. Pan adawodd y brawd 
Dan Joneä chwi er ymfudo, dywedasoch iddo eich dysgu i 
ufyddhau i Offeiriadaelh Duw. Yr oedd yn egwyddor dda a sant- 
aidd, mor bur à Duw ei hun ; ond os ydych wedi defnyddio yr 
Offeiriadaeth yn anweddaidd, eich drygieni chwi a fydd, a chwi 
a gewch ateb am byny. Mae rhai cyn byn wedi cymmeryd 
rhyddid oddiar vr egwvi'dur o Driodas Nefolaidd, a’i cbymmeryd 
yn esgus i gyflawni eu chwantau drwg ; a deuaf yu awr at y 
gofyniad a ofynwyd, sef “ A all dyn ddyfod yn ol i’r Eglwys 
hon ar ol cyflawui y trosedd o odineb, ar ol cael maddeuant un- 
waith o’r blaen ara hyny ?** Mae digon yn ysgrifenedig i ateb 
hyn ; ac yr wyf fi yn teimlo os gwna rhywrai ymhyfrydu 
ynddo yn ychwaneg, y dylent gael eu diaelodi o’r Eglwys bon 
yn union, a'u gadael bwynt i ymdrabaeddu yn eu pechodau a’a 
canlyniadau, hyd Des v rhoddant ddigon o iawn i Dduw am 
danynt. Ni oddef Ef i’w Offeirindaeth santaidd gael ei sathru 
dan draed dynion. Yr wyf yn cynnyg fod yr Henuriad 
Thomas Pugh yn cael ei dori allan o Eglwys Iesu Grist o Saint 



184 BDOOBN 8BION. 

J Dydrliau Diweddaf, am ei droseddiadan ; eiliwyd gan y 
Llrwydd William S. Fbillips, a chariwyd yn unfrydol. 

Wedi hyny, bu llawer o faterion dan sylw. 

Yr Henuriad Orson Spencer — Dymunwn addoedi hyd boreu 
dydd Llun, er olrhain yn mheilach i achwyniadau. Bydded i ni 
ddyfod ynghyd yma fory i wrandaw gair yr Arglwydd. Os 
cawsoch gam, cewch eich gwobrwyo am hyny. Y mostyngwch 
eich hunain, a chewch ddadguddiadau y nefoedd'i'ch goleuo a'ch 
cyfarwyddo, ar ol i chwi ddarfod trefnu yr achosion sydd genych 
mewn llaw yn awr; a gwae fydd i’r dyn hwnw na ddaw i fod yn 
un gyda dyscyblion Crist. 

Cydunwyd yn unfrydol i addoedi hyd boren dydd I.lun. 

Terfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad 0. Spencer. 

DYDD 80L . — Y OYMMANFA. 

tjnarddeg yn y boreu. — Galwyd y Gymmanfa i drefn gan yr 
Henufiad Dan Jones. Canwyd, “ O, mor deg yw gweled brodyr.” 
Gwéddiodd yr neuuriad Daniel Spencer, a chanwyd “ Y Gyn- 
nadledd hon genedlo.” 

Cynnygiwyd gau yr Henuriad J. Davis, ac eiliwyd gan yr 
Henuriad Dan Jones, fod y Llywydd W. S. Fbillips i lywyddu y 
Gyínmanfa. Cariwyd. 

Y Llywydd Pbillips a ddywedodd y byddai y Gymmacfa hon yn 
lesbad mawr i ni, gan fod gweision Duw yn bresennol ; a galwodd 
ar yr Henuriad Daniel Spencer i anerch y gynnulleidfa. 

Yr Henuriad D. Spencer — Frodyr a chwiorydd, yr wyf yn 
teimlo yn blesems yn eich plith y boreu hwn, ac yr wyf yn credn 
ein bod oll wedi dyfod yngbyd i'r un dyben. Y mae genym ni y 
Saint, raddau rawy o lawer o undeb a chariad nag un gymdeithas 
arall, o herwydd neillduolrwydd ein ffydd oddiwrth bob cymdeith- 
as arall. Y’r ydym yn enwad y siaredir yn ddrwg am danom yn 
mhob mac, ac 5’r ydym wedi abertbn yr anrhydedd o gael enw da. 
Yn hyn yr ydym yn dyeithrio yn fawr oddiwrth y byd, ac yr 
ydvm yn gorfod abertbu er cael bod yn addas i gael ein gogon- 
eddu. Mae yr ysgrytbyr yn dweyd y deuwn yn feibion a merch- 
ed i Dduw, a chyd-etifeddion à Cbrist. A allwn ni gael y ben- 
dituion hyn, heb aherthu arian, tai, tiroedd a theimladau, a pbob 
peth? Na allwn. Os deuwn yn gyd-elifeddion â Cbrist, rhaid i 
ni gyd ddyoddef ag Ef. Yn ol byn ein gwobrwyré. Fel yr 



ydrch rn bâu, felly V medwcb, a r liaid i chwi aros ar ol hau yr 
hád hvd nes delo amser medi. Mae y ffermwr yn hau yr hâd 
ychydig ymn ac ychydig acw, ue yn arou yn amyneddgar hyd 
atnser medi : felly chwithau. Üs byddwch «edi dyoddef aa 
aberthu eich teimladau, a phob peth ag aydd genych braidd, 
rhaid i chwi aros amser Duw, ac Efe a'ch gwobrwya ar eich can- 
fed ; ac yn ol yr hyn u fyddocb wedi hau, y medwch. Ar yr eg- 
wyddor hon y mae ein crefydd ni yn ymddibyuu. Dyraa drefn 
Duw, ac y mae yn rhaid i ni fyw wrth bob gair aydd yn dyfod 
allan o enau Duw trwy ei apostolion a’i brophwydi; ac wrth 
wneyd fel y dysgant hwy, uii pa faint fydd vr aherth a wnawn, 
neu’r dyoddefiadau a gawn wrth wneyd byny, dyma y ffordd y 
eawn y bendithion nnwr a nodais. Ni wut yr Argiwydd ddirn 
ar y ddaear, heb ddadgudJio ei gyfrinach i’w weision y pro- 
phwydi. Y mae Ef yn rhoddi ei (IdadHtiddiadau trwy yr hwn 
sydd yn ben ar yr Egiwya ar y ddaear, a’u cyliwyno i waered i ni 
trwy yr Offeiriadaelh yn ei gwahanol gylchoedd ; a phan byddwn 
ni yn eu gwrthwynebu, yr ydym yn gwrlhwynehu Duw ei hun ; 
ond os ufyddhawn, a bod yn ddiwyd i wneulliur yr hyn a orchym - 
ynir i ni, beth bynag a fyddom yn ddyoddef wrth wneyd hyny, ni 
aetifeddwn belhau mawr. Ac os byddwn yn dyoddef o herwydd 
rhyw ddvsgeidiaeth raae ein Llywyddi«»n yn roddi Ì ni, ac yn 
meddwl nad yw yn iaun, gallwn npclio at awdurdodau uwcb* 
Dyroa ryddid, iawnderau, a breintiau yr E Iwys hon, a'r cydgor- 
ffoliad sydd yn bodoli. I’an fyddo eich Llywydd Philüpa wedi 
cael gorchymyn gan Lywyddiaeth í.irerpool, a*i fod yn rhoddi yr 
un gorchyroyn i cbwithao, os anufy d ewoh i hwnw, byddwch yn 
tynu gwarlh ar yr Offeiriadaeth sanlaidd ; ond pati ydych yn 
gwneuthur fel eich dysgir, er * ich bod yn meddwl fod hyny yn 
orraes, gallwch apelio wedi hyny a; awdurdoda i uwch ara gael 
cyfiawuder, ac hyd hyny byddwch yn gwneuthur aberth, am ba 
un eich gwobrwyir ar » ic.h canfed Gan fod hyn yn drefu yn 
nheyrnas Dduw, gofynir i ddynion amlygu cymmaint â hyn o 
ffydd, ac i aberthu eu teiraUd u a'u hiawnderau ara ennyd, ac 
fe’u gwobrwyir yn ol law, canys nid oes wahaniaeth pacyhyd yr 
arosant am weinyddiad cvfiawnder. A oedd yn edrych yn beth 
rhesymol i Abraham aberthu Isaac ? Ar yr un tir, a yw yn beth 
rhesyntol i chwithau aberthu rhywheth o herwydd ffaeleddau eich 
Llywyddiaeth ? Ydyw. Beth pe dyaedai Abraham, Nid yw hyn 



186 


UDGORN SEJON. 


yn ìawn, gormes jw, ac nis aberihaf fy mab ; ond nid fel hjn y 
gwnaeth, oud yn nniou fel y gorchjmynodd Duw iddo. Pan bydd- 
wch yn gwneuthur abertb yn yr eglwys hon trwy ufjddhau i’r 
Otfeiriadaeth, yr ydych yn trysori yn y nef. Os rhoddasoch gan 
punt, rhoddwch bum cant atjnt, p. mwyaf i gyd fydd eich try6or 
yn y nef. Bydd hyn yn felysach nâ chenfigen, amryson, a 
meddyliau drwg. Yr ydym wedi ein bedyddio oll i’r un bedydd, 
ac wedi yfed o’r un Ysbryd Glân; a phan gollom yr Ysbryd hwn, 
yr ydym yn methu canfod egwyddorion cyfiawn, ac yr ydym yn 
inyned i yniwneyd â phethau bych&in a phlentynaidd, yr un fath 
a’r Cenedloedd, i amryson â’n gilydd, a dweyd yu ddrwg am ein 
gilydd. Nid y cariad cyntaf a dderhyniasom yw hwn. O hyn allan, 
pan y cewch ryw addysgiadau ueu orchymynion newyddion, er 
eu bud yn edrych yn anghyfiawn yn eich golwg, chwi a’u 
gwnewch, os cadwcb yr Ysbryd Glâu yn eich meddiant, a gweith- 
redu yn ol ei arweiniad, trwy yr hwn Ysbryd y cewch fywyd tra- 
gywyddol. Gwnewch i bob uu fel y dyuiunech i bawb wneuthur 
i chwithau, a meitlirinwch gariad. Pe buasech wedi cadw y 
cariad cyntaf a dderbyniasoch, ni fuasech wedi myned i amryson 
â’ch gilydd, a cholli yr Ysbryd Glân. Trwy eich bod yn gyru jr 
Ysbrya hwn oddiwrthycb, yr ydych yn gwarthruddo Crist a’i 
achos santaidd, ac yn cadw y byd mewn tywyllwch a cholledig- 
aeth, tra y dylech fod yueu goleuo ac yradrechu achub eu heneid- 
iau gwerthfawr. Nid yw yr egwyddor a nodais, sef ufydd-dod i’r 
Offeiriadaeth, yn cytìawnhau un dyn i fyned i gyüawni pechodau 
sydd yn unol â’i feddwl llygredig — i groesi dadguddiadau Duw 
sydd yn ysgrifenedig, a boddhau ei chwantau. Mae yr Arglwydd 
yn myned i dori y godinebwyr, lladron, puteinwyr, ac holl weith- 
redwyr anwiredd, ymaith oddiar wyneb y ddaear. Yr wyf yn 
credu eich bod chwi yn ddynion da, a’ch bod mewn jchydig o 
anhawsder, yr hyn a fydd er lles i chwi. Gobeithiaf y deuwch 
yn mlaen etto, ac y byddwch yn ddewrion fel y buoch, fel eich 
dyrchafir a'ch bendithier yn nheyrnas Dduw. Amen. 

Yr Henuriad Dan Jones a ddaugusodd ardderchogrwydd 
a mawrhydi doetbineb Duw, yr hwn (meddai ef) sydd wedi 
creu y bydoedd, a gosod y planedau mawri >n i droi, pob un yn ei 
chylch mor gysson, ues y mae hyd y nod ddoethion y ddaear yn 
medru gwyhod byn, ac hefyd roddi ei goleuni dysclaer yn ei 
humser i ddyn ; ac j mae yr un Duw anfeidrol ddoeth wedi 



UDGORÎî S F. 1 0"K . 


'l#7 

y fTrydiau dwfr i r«deg trwy v dyffrynoedd heirdd i’r roôr, 
ac nid yw y môr yn royned yn fwy. Yr oedd yn ddywediad gan 
hobl er ya llawer dydd wrth ddewis brenin, roai “ llais y bobl yw 
llais Duw ; M dywedaf fínnau, nage ; llais Düw y w llais y bobl. 
Nvni sydd yn derbyn dadguddiadau i waered oddiwrth Dduw, 
ac nid yw dadguddiadau i fyned i fyny oddiwtbyro ni at Dduw, 
yr hwn svdd wedi gosod y drefn ardderchog ar bob peth sydd yn 
bodoli, & ^efydlu cynllnn gogoneddus trwy ba un y derbyniasom 
yr Ysbryd Glân, yr hwn a addawyd i gael aros gyda ni, oa byddai 
i ni gymmeryd ein harwain ^unddo. Trwy offerynoliaetb pwy y 
derbyniasom y trysor gwerthfawr hwn ? Trwy yr Offeiriadaeth ; 
ac os ydym am ei gadw gyda ni.ufyddhawu i'n Llywyddion, pa 
mor annhebyg bynag y byddo y d ysgeidiaeth o fod yn iawn yn 
ein golwg ni ; nid yn ngolwg Duw, cofíwch, ond yn ein golwg 
ni ; a phan fyddo yn unol á’r Athrawiaetb a’r Cyfamrandau, a’r 
llyfrau ereill, y mae yn unol à rocddwl Duw. Os rboddir 
dysgeidiaeth a gorchyroynion i ni,a % u bod yn edrych fel trais a 
gormes yn ein golwg, gwell i ni aberthu a dyod 'rf am ychydig, 
nâ tharaw yn erbyn a cheisio dyfelha gwaith Duw. Trwy wnen- 
thur byn byddwn yn trysori trysor yn y nef. Ni fydd achos i 
ni ddigio wrth Dac yroddial ar y cyfryw a fyddo yn ein gormesn, 
o herwydd Duw bia dial, ac Efe a wna gyfíawnder â phawb. 
Os ydych wedi aberthu, frodyr, a ( hael traflWth, byddwch amyn- 
eddgar, ac na fydded i bethau eich blino. l*an ewch i fyny i derol 
yr Arglwydd, ac y derbyniwch eich cynnysgaethiadau, ac y 
mwynbewch fendithion mawr, am ba rai ni chlywodd clust, ni 
\velodd Uygad, ac ui ddaeth i galon dyn i ddythymmygu eu 
gwerth, eu gogoneddusrwydd, a’u harddertbogrwydd, byddwch 
yn edrycb ar betbau sydd wedi myned heibio megys llwch o dan 
eich traed, a gweled y fath blantos fuoch. 

Canwyd, “ 1 el roilwyr dewrion awn yn mlaen.” 

Terfynwyd trwy weddi gan y Llywydd S. W. Richards. 

Hanner awr wedi dau . — Decbreuwyd y cyfarfod trwy ganu, a 
thrwy weddio gan yr Henuriad Daniel Daniels, Yna canwyd. 

Yr Henuriad Orson Spencer— Anwyl frodyr, chwiorydd, a cby- 
ffeillion, dechreuaf fy sylwadau trwy ofyn rhan yn eich gweddiau, 
fel y llefarwyf yn ddeallus a than ddylanwad Ysbryd Duw, er 
«ich rawyn chwi yn benaf, ac nid er rowyn fy hunan. A fuoch 
erioed yn gwrandaw fel hyn ar un o’r ofleiriadaeth yn siarad, 



CDSORN SEIOÎ». 


1*8 

■e yo peidio gweddio drosto, o herwydd eich bod yn meddwl ei 
/od wedi troseddu. Buoch yn gyf.òliormis iawn, os do, cauy* 
la ddylech neddio droslo, am mai mwyaf i gvd oedd yr angheu am 
•ich gweddiau ; canys fe allai grym eich gweddiau chni fod yn 
gryfach nâ’i ddrwg fwriad ef. Ni wyddoch nas gallai yr Yabryd 
•rphwya ar eithaf llew, a’i wneyd megys oen diniwed. Pe bwr- 
iadai ef eich dysgu yn gyl'eiliornus, nis gallasai braidd wneyd 
hyny, o herwydd eich ffydd chwi. Ni allasai eicli diweddar lyw- 
ydd.Thomas Pugh, yr bwn a dorwyd allan y ddoe am ei drosedd- 
iadau, eicb niweidio. pe buasech yn gwylio a gweddio, inwy nag 
y gallasai Baalam felldithio Israel gynt; ond ar yr un pryd ga.ll- 
asai arwain ei hun i uffern. Gallasech chwpei ddarllen trwyddo, 
a’i weled yn gy failioruus. Gawsoch ddyoddef am ychydig, a bod 
yn amyneddgar; yr uu peth a wnaeth Dafydd gyda Saul. 
Dyoddefodd Dafydd, ae anrhydeddodd yr Offeiriadaeth, er fod 
Saul yn ceisio myned â'i fywyd; a phan gafodd yntau gyfle i 
ladd Saul, ni wuaeth hyny, gan gydnabod mai eneinoiog yr Ar- 
glwydd oedd. Gwobrwywyd Dafydd am hyn, a chospwyd Saul 
Irwy gael colli ei fywyd, a ehafodd Dafydd y gnron yn ei le, trwy 
aros i amser yr Arglwydd, a gwneyd ei ewyllys, a pharcbu ei 
Offeiriadaeth, sereh aberthu cymmaiut a wnaeth. Felly, fe weith- 
iodd y cyfan er daioni,ae ni fu Saul amgen nag offeryn i ber- 
ffeitbio Dafydd a damnio ei liun, ac liefyd i ddangos allan gyf. 
iawnder yr Arglwydd yn V pen draw. Felly, yr Arglwydd a 
oddefodd Pugh i lywyddu arnoch chwi ; a goddefodd hefyd > 
Jndas fod yn un o’r deuddeg Apostol, er ei fod yn ariangar ac yn 
leidr eofn. Rlae Duw wCdi rhoddi pob dyn yu oruchwyliwr iddo- 
ei hun; ac os yw yn dewis myned i utfern, eled; ond na fydded 
i’r Saint ereill fyned i wrthwynebu Offeiiiadaeth Duw, a myned i 
uffern gydag ef, o herwydd iddo eu gormesu. Os gwnant felly, 
byddant debyg i Israel yn yr anialwcb, pau wedi colli eu hym- 
ddiried yn yr Offeiriadaeth, ac yn gwneotbur llo aur,ac yn medd- 
wl na ddychwalai Moses ; yn anghofio y bendithion a dderbyn- 
iasant trwy allu Offeiriadaeth Duw, yr hon a fu yu dŵr cadarn 
iddynt cyhyd ag yr oedilynt yn ymddiried ynddi ; end pan gollas- 
ent eu hymddiried ynddi, ac y rnynent lywodraethu eu hunain, 
bu iddynt ddyoddef y canlyniadan, trwy gael eu dyfetba mewn 
amrywiol ffyrdd. Yn awr, yute, frodyr, na chollwch chwithau 
•iob ymddiried yn eich llywyddiaeth, a dechreu gweled beiau» 



l/DGORN SEIOR. 


I» 


lc c., ynddTDt, jn ol eich Ijb chwi ; canjs gwyddoch eich bod jn 
• redu am eich hunain v byddwch j n freninoedd a brenintsao 
clto, os parbewch yn ffyddlawn, a bydd genych weisionn niorwyn- 
ion lawer, a da a deadelloedd, a oherbydau a rnarchog on, a ihrj- 
sorau gwerthfawr cyn amled â'r Ijwod ar làn y môr ; a byddwch 
yn eistedd ar eich gorseddau, wedi yinwisgo mewn dillad gwyehioo 
ac adduroiadau dysclaer; a bvdd geoych lywodraeth fawr. 
Beth pe byddai i’ch heu gymmydogion ddyfod gerllaw i chwi j 
pryd hwnw, a dweyd, Dyua falchder ! a thyna uchder! ooh fi ! 
mae hyn yn rbyfygus! A fyrldai hyny yn iawn ? Na fyddafi 
08 oes rbyw frawd yn parotoi erbyn yr anuer hanw, ni wna neb 
ond y diafol a’i íalh ddigio wrtho am hyny. Yr un teimlad oedd 
gan Judas, pan yn grwgnach yr enainl gweithfawr i roddi ar 
draed yr Iachawdwr, yn Ue rhoddi ei werth i’r tlodion. Na theim- 
led neb yuia felly, o herwydd fe ddylech feddwl am etiíeddu y 
pelhau a enwasom. Maa eiu crefydd ui yn dymmorol ac ysbrydol. 
Chwi y Saint yw elifeddion trysorau tragy w\ ddoldeb. Daw yr 
atnser, os byddwch (Tyddlawn, pan fydd etch ystrydoedd wedi eu 
palmentu ag aor, ac y byddwth menn cerbydau yn debyg i’r beo 
ddibenydd Adda, a'r hen bropliwyd Elias ; a bydd yr olwg ar 
Seion yn ogoneddus ; ond cyn y byddwch yn deilwng o’r go- 
goniant hyn, rhaid i r Arglw jdd gael pruwf o honoch, s rhaid i 
chwi fod A chalonau agored ; ac os byddwch ffyddlawn ar 
ychydig, Efe a’ch gosoda ar ìuwer. Mae yn belh cyffredin i’r 
rhai sydd wedi cael jcbyrìig yu fwy nag ereill, i gam ddefnyddio 
yr hyn a gawsant, a myned i golledigueth o herwydd eu gwastraff 
Felly y byddwch chwithau wedi sefyll a chael uddysg trwj 
weled tynghed y cyfryw rai. Yr oedj rhsi ynia ddoe jn gofyn 
os yw yr awdurdodau yn Seion yn cymnieradwyo y falh was- 
traff. Y mae Duw yn llywodraethu yn mhob mun, yn j nefoedd, 
ar j ddaear, ac yn uffern. A ydyw ef yn cauialân i'r fath beth 
fod yn ei lywoJraeth Ef ? Yrìyw ; caniaiâodil i’r diafol ladd plaut 
a gweisiou yr hen Job wirion, a m\ ned à'i holl anifeiliaid, a 
thatìu cornelau ei dý i lawr, ond iddo beidio mynerì á'i fywyd. 
gan ei daraw â cbornwydydd o gorjn ei ben hyd wadnau ei draed. 
Dyma ormes, trais, ac aughyfiawnder un«r, onide? Pwj 
a ganiatâodd y fath betb ? Y Brif Lywyddiaelh. Cafodd Job 
waeth triniaelh nag a gawsoch cbwi erioed. A fu ef ar ei golled ? 
Na fu. Cafodd wedy’n fwy o weision, a morwynion, a thrysera» 



ì90 


CDGORN 6E10N. 


gwertbfawr, a thecach raeibion a merched nag erioed ô’r blaen. 
A fyddwch chwi ar eich colled, os caitî yr arian a roddwch tt 
acbos Duw eu cam ddefnyddio? Na fvddwch,ond fe eich gwobr- 
wyir ar eich canfed. Y bobl oreu sydd yn cael <u profi gyutaf, ac 
yn cael dyoddef gyntaf. Gwn eich bod chwi yn bobl dda, cerais 
chwi pan adnabum chwi gyntaf, pan ddaeth y brawd Dan Jonet 
■atoch gyntaf, ac yr amlygwyd gallu Duw yn eich plith mewn 
aooryw ddull a modd. Y mddiriedwch yn eich llywyddion cyhyd 
ag y byddent mewn awdurdod arnoch, ac ni fydd y brofedigaeth 
hon yn lawer i cliwi, os byddwcb yn cydweled a chyd-deimlo i 
fyned yn miaen. Yr wyf wedi pregethu cyfiawnder ac anghyf- 
iawnder i chwi, yr hon ddysgeidiaeth mae y byd yn wrthod. 
Mae Duw yn caniatâu i‘r rhai drwg ddyfod i raewn i*r eglwys, 
ganddweyd, Myfi a wn y ffordd i’ch trafad chwi ; eithr nid yw yn 
eu cospi yn union, ond gadael iddynt ara ycbydig, fel y profer ei 
blant; ac ni all yr eglwys gael ei pherffeitbio heb i’r diafoì ddy- 
fod i blitli y Saint; ac ni all wneuthur un niwed i chwi, os bydd- 
wch yn ffyddloo, ond eich cynnoi thwyo yn y blaen. Pwy ddigia 
gan liyny, ynte ? Neb, gobeithiaf. Byddwch amyneddgar, a 
bendith Duw fyddo gyda chwi, fel y byddoch yn ogoneddus yn 
ei deyrnas yn dragywydd. Amen. 

Canodd yr Henuriad Thomas Giles, “ We’ll see Joseph Smitb 
and Hyrom.” 

Y Llywydd S. W. Richards — Nid wyf yn cyfodi i wneyd llawer 

0 aylwadau yn awr, gan fod egwyddorion rhagorol wedi eu dysgu 
yn barod. Eithr y mae u« petli o bwys genyf i wneyd yn hysbys. 
Yn y Cyngbor y ddoe, daeth pethau allan yn erbyu y diweddar 
Lywydd Pugh, ag a’i hachosodd i gael ei dori allan, íel nad elai 

1 Seion a’n liymddiried ni ynddo. Meddyliaf y dylai y Gym- 
raanfa yma heddyw ddangos etto eu teimladau yn ei gylcb. 
Meddai y Llywydd Pugh ddylanwad mawr yma unwaith ; ond 
yn lle ei ddefnyddio ereich iacbawdwriaeth, gwnaeth hyuyer eich 
niwed. Dyraunaf wybod os ydych yn cymmeradwyo ein pen- 
derfyniad ni yn ei gylch. 

Cyfododd yr Henuriad Dan Jones i ddweyd fod yn ddrwg gan- 
ddo ara ei hen fra ' d Pugh, ac yr hoffai achub pob dyn,<ond nid un 
amser ar gostcrefydd Crist; ac yr ydycb yn gweled, frodyr, medd 
’efe, fod cyfiawnder i gael ei weinyddu ar bawb rywbryd neu 
güydd. 



rncoRN SEioif. 


191 


Y Llywydd Phillipe a osododd y mater o flaeu y pynnulleidfa, 
a ehymmeradwywyd toriad allan y brawd Pugh yu unfrydol. 

Yr Henuriad Dan Jones — Anwyl frodyr, pan ddaethym yn «1 
i’r wlad yroa, yr oedd fy nheiinladau yn wahanol iawn i’r peth 
oeddynt pan adewaia. Gwelodd ein Tad nefol eich hod yn ddigen 
hen i gael y diafol i’ch plith er eich profi. Gofynaf oa gwyddoch 
mai Euîwya Iesu Griat yw hon ? Nid yw cam ymddygiad ua 
dyn yn newid dwyfoldeb y greíydd ogoneddus hon ; ac os yw dyn 
yn rhodio yn anweddaidJ gyda hi, ni ddylem wrthwynebu yr of- 
eiriadaeth o herwydd hyny. Mor bell ag yr ydym yn gwrlh- 
wynebu anghyfiaauder, mae yr oífeiriadaeth yn ein cefnogi i 
wneyd felly. Ymddiriedwn ynddi, ynte, a bydded i ni ddyfod yn 
un; a’r ffordd i ni dd) fod yn un yw cael Yabryd Duw,yr hwn a’n 
galluoga i fynod trwy ein holl dreialon ; a phan fyddam wedi 
cyrhaedd pen y myny d draw trwy lawer o drafferth, ymdra- 
haeddu, a thychan, hyddwn yn edrych yn ol ar y cymylau duon 
a aethom trwyddynt, a’r caledi mawr a gawsom i ddringo i fyny, 
a byddwn yn llawenhau na chafodd temtasiynau a gwrthwyneb- 
iadau y gelyn ein gorchfygu, g«n edrych yu mlaen ar y gogon- 
iant a’r bnndithion mawr a fwynhawn yn uheyruas ein Duw, os 
byddwn yn ffyddlawn ac amyneddgar ain ychydig; a bydd hyny 
yn well genym oí» holl arian a thrysorau y byd i gyd. 

Wedi canu gan y côr, lerfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad 
John Davis. 

Ilanner awr nwdi ctnrec'». — Dechreuwyd trwy ganu “ Yn gyntaf 
ceisiwch deyrnas Dduw. M Gweddiodd yr Henuriad Thoraas 
Giles. Canwyd. 

Y Llywyad Sarouel W, Richards — Frodyr, chwiorydd, a chyf. 
eillion, dyinunaf eich ffydd a’ch gweddiau, fel y’m galluoger i 
roddi dysgeidiaeth lesol i chwi. Mne genyf lawer o bethau 
eisieu eu siarad, ac i’r dyben hyc dymunaf gael Ysbryd Duw 
mewn modd nerlhol i wneyd byny ; a boed i chwithau fwynhau 
yr un Ysbryd, fel y dealloch pa bethau a ddywedaf. Gan fod y 
neuadd mor orlawn, byddwch mor ddystaw ag y galloch. Mi 
a ddywedaf wrthych paham y daethom yma heddyw. O her- 
wydd rhai teimladau celyd a fodolai yn rliai o honoch oblegid 
cam-ymJdygiad ereill, acer rawyn iawn ddeall eich sefyllfa, eich 
dyddanu, eich adferyd, a’ch boddloni yn eich dyrauniadau, os 
byddant yn uuol â cbyfiawnder. Paham y gwnawn deimlo yn 



192 


CDOORN SEION. 


jalsd at ein gilydd ì Yr ydyra oll yn blant i’r un Tad, ac yr 
ydym yn meddwl meddiannu yr un gogoniant mavrr. Mae eg- 
wyddor wedi el dangos i chwi beddyw, yr lion efallai eydd yn 
croesi eich teimladau ; ond y mae yn rhaid i bob teimladau 
gydymffurûo ag egwyddorion y grefydd hon, o herwydd nid yw 
y grefydd hou yn grefydd teimladau. Ymdrechaf ddangos i 
ehwi yma yn Nghymru y ffordd oreu i chwi lwyddo a myned yn 
y blaen. Mae egwyddor wedi ei dysgu er ys amser yn ol i chwi, 
yr hon ni ddeallwyd gan rai, pa rai a’i cara ddefnyddiodd, % 
gorphenodd byn oll trwy düolurio eich teimladau; ac yr ydych 
•II wedi cael dyoddef am hyn, a bydd yn addysg i chwi er 
gweithredu yn ddoethach o hyn allan ; ond er hyny, nid yw yr 
egwyddor yn newid. Ystyriwch raai chwi sydd yn feddiannol ar 
yr Offeiriadaetb, a bod iachawdwriaeth y Saint yn yraddibynu i 
raddau mawr arnoch, a’cli bod yn gyfrifol i Dduw am danynt; 
a bydd ei lid a'i ddigofaint ofnadwy Ef arnoch, os gwnewch gam- 
ddefnyddio yr Offeiriadaeth. Yr ydych wedi cael eich amddifadu 
• Ysbryd Duw i raddau pell iawn,o herwydd cam-ymddygiad 
rhai dynion drwg, un o ba rai sydd wedi ei dori allan. Gwae 
pwy bynag a â allan o’r Eglwys hon. Gall hyn fod yn rhwystr 
i rai, pan fyddont wedi dyfod yn ol, i gael eu dyrchafu mor 
uchel ag y cawsent, pe buasent heb eu tori allan unwaith. 
Bydd yn ystaen arnynt na ellir ei thynu ymaith yn fuan ; ac fe 
amddifada rhai eu hunain o adgyfodi yn yr adgyfodiad cyntaf, o 
herwydd myned allan o’r eglwys hon, er eu bod wedi gwneuthur 
rhai gweithredoedd da tra ynddi. Goddefwyd i’ch gorthrymder 
ddyfod arnoch er eich profi. Mae llawer o honoch chwi Henuriaid 
wedi dweyd rhai pethau ddoe ag y dylech gael eich ceryddu am eu 
dweyd,ond y mae Duw yn drugarog ac yn rhoddi cyfle i’w blant 
weled eu ffoliueb, a dychwelyd ato Ef. Fe fỳn brofi, pwyso, ac 
adnabod pob teimlad sydd ynoch, fel y gwnaeth i Abraham, trwy 
ddweyd wrtho arc aberitiu Isaac. Yr oedd gan Abraliam hawl i 
garu Isaac, ond, meddai Duw, Ni chai ei paru ef yn fwy nâ’m 
gorchymynion i; ac ni chawn ninnau chwaitb garu dim o tìaen 
ei gyfraith Ef. Mae pob peth y<lym yn gael gan Dduw, i gael ei 
ddefnyddio er cario yn mlaen ei fwriadau a’i amcaniou anffael- 
edig Ef. — Teiralwyf i roddi ychydigo gyfarwyddiadau ynghylch 
yr Offeiriadaeth. Dechreuaf gyda Phrif Lywyddiaeth Cyraru. 
Eu gwaith hwy yw llywyddu dros yr holl Gynnadleddau, «i 



ODGORN «EION. 


193 


irrchafu vr holl Saint yn nheyrna» Dduw. Yn neaaf.dyledawydd 
y Bugeilinid yw deail ysbryd ac ewyllya y Brif-ly wyddiaeth, a 
dysgu eu Cynnadleddau yn ol byny. Mae hawl ganddynt i 
aymud Henuriaid Teilhiol o un Gynnadledd i'r llall, fel y 
gwelont oreu er lles gwaith Duw, a Uynodraethu pob achosion; 
ac y mae eu awydd liwy mor gyfrifol i swydd y Brif-lywyddiaetb, 
a hyny yn ei lle; ac ni ddylai y Brif.ly wyddiaeth ymyraeth 
i'u busnes huy cyhyd ag y byddnnt yn gwneyd eu dyledswydd ; 
a plian na fyddont yn gwneyd byny, gall y Brif-lywyddiaeth eu 
feymud pryd y mynont, a gosod ereill yn eu lle. Mae y brawd 
Jones vn lywydd ar y Gynnadledd hon, ac yn ail Gynghorwr i’r 
Prif l.ywydd; a'i ddyledswydd ef yw ymgynghori â'i frodyr 
Phillips a Davis ynghylch gwailb Duw ; ac os tybia ef, nea 
arall, y gall lywyddu heb hyny, yna nis gall lwyddo yn dra* 
gywydd. Mae yn rhaid iddynt hwy eu triuedd gytuno â’u 
gilydd, ac yna bydd pob llwyddiant yn flynu ; ond pan y gwa- 
haniaetliant, dyna y pryd y teyrnasa araryson ac ymraniad. 
Gwaith y brawd Jones yw edrych ar ol Uywyddion ei Gangenau, 
ac nid gwaith y Lly wydd Phillips ; felly hefyd yn mhob Cyn- 
nadledd arall. Mae yr Henuriad Jones wedi ei ddanfon yma o 
Ddyffryn y Myuyddoedd er Uesoli achario iachawdwriaeth i’r bobl 
hyn, a’rbrodyr y Bugeiliaid yma yr un modd. Dylai y Bugeiliaid 
gael eu rhyddhau oddiwrth fusneson eglwysig, er pregethu a 
thaenu egwyddorion a dylanwad efengyl yr iachawdwriaetb. 
Dyledswydd y Brif-lywyddiaeth yw edrych ar ol Uywyddion y 
Cynnadleddau, eu bod yn ihodio yn addas ac yn weddaidd, gan 
roddi esiampl dda o úaen eu Saint, a gofalu cadw trefn yn eu 
Cynnadleddau ; ac os caiff y Brif-lywyddiaeth achwyniadau 
yn eu herbyn, bydded iddynt edrych pa beth sydd yn bod, a 
gweinyddu cyfiawnder. Ymddyged Llywyddion y Cynnadleddau 
yr un modd tuag at Lywyddion y Cangenau. Nid wyf yn 
myned i fanylrwydd ynghych y pethau hyn, ond yn unig hys- 
bysu y prif bethau. — Os bydd ffaeledd mewn rhyw frawd, bodd- 
lonaf ei esgusodi tra fyddo ffaeledd ynof finnau, hyd nes y gallaf 
ddiwygio y ffaeledd hwnw ynddo ef. Os meddylia rhywun y 
digia ei frawd am ddweyd ei fai wrtbo, bydded yn sicr o 
ddweyd wrth hwnw. Dichoo fod llawer o honoch yn meddwl 
eich bod yn gwybod Uawer, pan yr edrychwch yn ol ar yr amser 
aa wyddecb ddim ; eitbr nid ydych etto ond megys yn dechren 



194 


LDGORN SEIOIT. 


jrn yr ysgol. Meddyliwyf fy mod wedi llefaru digon ; nid y w 
dda i lefaru goruiod, rhag llwytho yn ormodol arnoch. Ymarfer- 
wch fyfyrio, a plian ílinoch ar un egwyddor, trowch at un arall. 
Dymuuaf ar i chwi oll ddyfnd yn un etto, serch i chwi orfoi 
aberthu eich teimladau; bydd byny yn llawer gwell, a gwobr- 
wyir chwi. Deuwch yma fory, fel y caífoch eich dysgu yn 
nhrefniadau ac egwyddorion Teyrnas Dduw ; a’i Ysbryd fyddo 
gyda chwi yn oes oesoedd. Amen. 

Canwyd, “ Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi. ,, 

Yr Henuriad Levi Richaris — Nid ydym wedi ymgasglu ynghyd 
i orfoleddu ein bod wedi gorchfygu un gelyn, ond yn unig fod 
ein henwau yn ysgrifenedig yn y nefoedd. Mi a ddywedaf wrth- 
ych pa beth a wuai bawb yma yn iawn cyn pen pedair awr ar 
hugain, sef fod i bob dyu wneyd ei huuan yn iawn. Pe buasai 
pawb wedi iawn ddeall y dadguddiadau diweddar a amlygwyd, ni 
fuasai neb yn tneddwl dim am deimladau cul. Nid oes un aberth 
yn ormod i'w wneyd er rnwyn y gwirionedd, canys gwae yr hwn a 
dorir allan o’r eglwys, oddieithr iddo gael edifeirwch i ddod yn ol ; 
oblegid y mae yn colli bendithion nad all eu hennill yn ol yn 
oes oesoedd. Mae y brawd a ddywedodd y ddoe na safai efe byth 
allan o’r eglwys, yn esiampl i bawb. Gwnewch hyn i gyd, a 
byddwch yn iachawdwyr i’ch huuain. Edrychwch yn mlaen ar 
y bywydau tragywyddol, a’r beudithion mawr ac aneirif sydd i’w 
mwynhau, a bydded cywilydd arnoch i arcryson dim â’ch gilydd. 
Duw a’ch bendithio i wneuthur hyn, yw fy ngweddi er rawyn 
Crist. Araen. 

Yr Henuriad T. Jeremy — Frodyr a chwiorydd auwyl, yr wyf 
yu teirnlo yn ddedwydd iawn trwy y dydd heddyw. Dywedaf 
wrthych hanes y Saint yn fy Nghynnadleddau i. Maent yn 
teimlo yn llawn o Ysbryd Duw. Mae bedyddio yn myned yn 
inlaen yno, ac y mae’r Saint mor awyddus am fyned i Seion, nes 
y maent yn teimlo pe bai adenydd ganddynt, y gallent ehedeg yn 
groes i’r moroedd tuag yuo, lle y mae y fath ryddid a bendithion 
i’w mwynhau. 

Cyfieithodd yr Henuriad Dan Jones yr hyn a ddywedodd y 
brodyr S. W. Ricbards a L. Richards, a gwnaeth rai sylwadaa 
ereill fel y canlyn : — Pan yr ydym yn edrycli yn mlaen ar yr 
amser hyfryd sydd yu dyfod, pryd y cawn fyned i raewn i Deml 
yr Arglwydd, a mwynhau bendithion gwerthfawr, a gogoniant 



UDOORN 8EIO!t. 


\ 0 & 

âûnosgrifiadwy, ac y cawn ran yn yr adgyfodiasl cyntaf gyda'r 
cyfidwnion, a gwisgo coronuu unnifianedig yn nheyrnas ein Uuw, 
ac y cawn deyrnasu yn dragywydd raown cytìawndor o ogoniant 
bythol, — dylera aberthu pob riiytr deimladau bychaiii, a pheidiu 
ymwneyd â rhyw fân'büthau plentynaidd, tra y mae eneidiau ein 
cyd-ddynion yra ymddibynu arnom i gael eu hacbub. Nyni yw 
iachawdwyr y byd, a phawb sydd yn feddianuol ar gariad Crist, a 
deimlani i aberthu pob peth er inwyn yr achos gogoneddus hwn, 
ac a ddywedant, Nid ein meddwl ni, nid.eiu (Tordd ni, ac nid ein 
hewyllys ni a wneler, ond ewyllys Uuw. 

Wedi ychydlg o eiriau gan y Llywydd Fhillips, yna canwyd 
“ Terfynu wnawn yn awr ;** u therfynwyd y Uytnmaufu trwy 
weddi gan y Llywydd S. \V r . Uichards. 

( Tw barhau .) 


CAN YMADAWOL. 

Ffarwel, fy mrodyr hoff i gyd, 

A’m holl chwiorydd tirion, 

’Rwyf bron a ’mudael A ly ngwlad, 

I ddechreu’m taith i Seion : 

Fe fydd hiraeth aruaf beunydd, 

Am eich gweled oll yn ddedwydd, 
Wedi myned o’r caethiwed, 

A chael derbyu gwir ymwared, 

Yn y Dyffrvn dedwydd draw, 

Lle daw yr holl ffyddloniaid, 

Mi dreuliais amryw tìwyddi maith, 
Yn eicb cwmpeini'n tìyddlon, 

Gan roddi i chwi ymborth pur, 

A’ch cadw’n iach eich calon : 

Mi ddymunaf i chwi bennydd, 

Fyw’n gytuu a charu’ch gilydd, 

Byw yn ufydd idd eich Llywydd, 
Fel y byddoch oll yn ddedwydd, 

Yn mwynhau holl ddouiau'r Nef, 
Uban hyfryd mewn llawenydd. 

Fe roddwyd rhai’n gan Iôr ein Tad, 
O fewn ei eglwys wiwlon, 
Prophwydi , apostolion gwiw, 
Bugeiliaid ac athrawon, 

Idd eich harwain at berffeithrwydd» 
Trwy ffyddloudeb a diwydrwydd, 



UIX30ftN 8EI0N . 

Gan ofalu idd eich dysgu 
’N holl orch’mynion pur yr Tesu, 

Y rhai a roddwyd i chwi’n llon, 

Trwy gariad i’ch gwaredu. 

Yn awr, cyn gorphen hyn o gân, 

Dymunwn fod yn drefnus, 

Gan roi fy mendith i chwi oll, 

Fel byddoch yn gysurus; 

Bod yn barod o un bwnad, 

Nid mewn Uid,ond llawn o gariad, 

Gyda’ch gilydd o un galo:i, 

Fel dewr weision a rnorwynion, 

I adeiliadu Teyrnas Iôr, 

A bod yn gyd-’tifeddion. 

Aberammnn. John Edmüwm. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cael rhan o dda y byd sydd yn drugaredd ; ond cael y byd yn 
rhan svdd yn drueni. 

Nid yw dynion beilchion byth yn ennill eyfeillion ; mewn 
llwyddiant, nid ydynt hwy yn adtiabod neb; ac mewn aflwydd- 
iant nid oes neb yn eu hadnabod hwy. 

Y fonwent yw y farchnadfa, lle mae pethau y byd hwn yn 
< ael eu cywir brisio. 

CYFIA WNDER DCW. 

Rhyfeddol yw cyfiawnder Duw, 

Weinyddodd ef i ddynol ryw, 

Yn ol ei feddwl Ef ei hun, 

Ac nid ’nol chwant a mympwy dyn. 

Merthyr. W. Lewis. 


Tàlîàdaü o Mawrth 1 1 hyd Mawbth 17. — Sir Fynwy, Is 2c ; 
Llanelli, £1 Ss ; Gorllewin Morganwg, £10; Dyffryn Conwy, 
15s ; Sir Ddinbych, £1 ; Caerdyf, 14s; Aberdar, 10s; Cwmbach, 
£1 2s ; Rymni,£l Os fic ; Merthyr, 9s lOc; Cefn, 14sfic; Ffýn- 
non-Tydfil, 2s. — Cyfanswm, £17 17s. 

Cyfeiriadaü. — Thomas Jeremy,care of Isaac Jones, Wearer, 
Quay-street, Carmarthen. — Jobn Parry,High Gate, St. George, 
near St. Asaph, Denbighshire. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Street , Georgetown , Merlhyr. 


1. DATlS, AKQ RAFFYDD, MEBTHYR-TTbFIL. 




UDGORN SEION, 

M Btf 

ŵerm \> .#nínt. 


Rhip. 13.) MAWUTH 26, 1833. [Cyf. V. 

PRIODAS NEFOLAI DD : 

DADGCDDI AD A H Y DREFN DATRIARCHAIDD O BRÎODAS, REtT 
AMLEDD OWHAGEDD. 

Á roddwìjd i Joseph Smiíh,y Gwcledydd, yn Nauvoo, Gor. J2, 1843. 

[Allan o'r 14 Seer.”l 

[Cyfeiriwn y darllenyild i’r Udgorn, Rhif. 1 o’r gyfrol hon,lle 
y mae y Dadguddia<l uchod yn gyhoeddedig eisoes, yn lle ei 
gopîo yma fel y gwneir yn y “ Seer, ’ a dechreuwn gyda y ayl- 
wadau sydd yn canlyn y Dadguddiad, fel y canlyn : — ] 

Mae Aroledd Gwragedd yn athrawiaeth dra phoblogaidd yn 
mysg y rhan fwyaf o ddynolryw yn yr oes hon. Arferir hi gan 
genedloedd mwyaf galluog Asia ac AflYica, a chan genedloedd 
lliosog a breswyliant ynysoedd y mór, a cban genedloedd brodor- 
ol y byd mawr newydd. Mae y gyfundraeth un-wreigaidd yngyf- 
yngedig i ychydig o genedloedd bychain a bresnyliant Ewrop, aç 
ì’r rhai o ddechreuad Ewropaidd ag ydynt yn cyfanneddu Am- 
*rica. Cyfrifir gan baneswyr galluocaf ein hoes, fod oddeutu 
pedair rban o bump o drigolion y byd yn credu ac yn ymarferyd, 
yn ol eu gwahanol gyfreithiau, yr athrawiaeth o Amledd Gwrag- 
edd. Os yw poblogrwydd athrawiaetb yn gyferbyniol i’r nifer 
sydd yn credu ynddi, yna mae yn canlyn fod y gyfundraeth o 
Amledd Gwragedd, yn bedwar gwaith mwy poblogaidd yn mblith 
Arigolion v ddaear, nâ’r gyfundraeth Uu-wreigaidd. 

13 



UDGORN SBIOIf. 


108 ' 

Mae y cenedloedd hyny ag ydynt yn ymarfer â'r athrawiaeth ty 
jlmlcdd Gwragedd yn ei ystyried mor rhinweddol ac mor iawn i 
ddyn gael amrvw wragedd, ag yw iddo gael dim ond un. Gan 
hyny, y maent wedi gwneyd cyfreithian, nid yn nnig er mwy» 
rhoddi yr hawl hon i'w deiliaid, eitbr hefyd er mwyn en hamddi- 
ffyn ynddi, a choapi yr holl rai hyny a droaeddant ar fcnrdeb y 
cyfammod priodasol trwy gyflawni godineb ag unrhy w un o wrag- 
edd ei gymmydog. Nid yw y cenedloedd hyny yn ystyried fod 
yn bosibl i ddyn gyflawni godineb gydag onrhyw un o’r menyw- 
od y priodwyd ef â ’owynt yn ol eu cyfreithiau hwy. Mae yr 
hiliogaeth a gyfodir i'r gwr trwy bob un o’i wragedd, yn cael en 
hystyried oll yn gy freithlawn, a gwneir darpariaethau yn eu cyf- 
reithiau gogyfer â'r plant hyny, yr un fath â phe byddent yn 
blant un wraig. Mae godineb, puteindra, a phob ymddygiad 
anrhinweddel rhwng y rhywiau, yh cael eu cospi yn llym gan- 
ddynt. Yn wir, ystyrir Aml wreigiaelh yn eu plith hwy, nid yn 
unig yn rhinweddol a chyfreithlawn, eithr yn attalfa neu rwystr 
mawr rhag godineh a chyssylltiadau anghyfreithlawn, y rhai 
ydynt yn mhlith y drygau mwyaf â pha rai y roelldithir y cened- 
Ioedd, ae yr achosir llawer iawn o ddyoddefiadau a thrueui, difrod 
a marwolaeth; gan ddieylfaenu unig sylfaen dedwyddwch, a din- 
ystrio cyfausoddiad cymdeithas, ac heddwch y cylch teuluaidd. 

Mae rhai o genedloedd Ewrop ag sydd yn credu yn y gyfun- 
draeth un-wreigaidd, mewn gwirionedd wedi gwahardd amledd 
gwragedd trwy eu cyfreithiau ; a’r canlyniadau ydynt, fod yr holl 
wlad yn eu mysg yn cae! ei llenwi gan yr ymarferiadau mwyaf 
ffiaidd; y mae godineb a chyssylltiadau aughyfreilhlawn yn 
ffynu trwy eu holl bentretì, trefi, dinasoedd, a lleoedd gwledig, i 
raddau ercbyll. Ac yn mblith rhai o'r cenedloedd yma y mae’r 
ceuffosydd hyn o ddrygioDÌ, gresyni, a thrueni, yn cael eu trwy- 
ddedu trwy y gyfraith; tra yr arswydai eu duwioldeb yn ddirfawr 
i awdurdodi trwy y gyfraith y gyfundrseth o Amledd Gwragedd, 
fel ei mabwysiadir gan lawer o’r cenedloedd cymmydogaethol. 

Nid tw Ffurf lywodraeth a chyfreithian yr Unol Daleithiau, 
gan eu bod wedi eu sylfaeni ar egwyddorion rhyddid, yn ymyr- 
aeth â pherthynasa» priodasol, e thr yn gadael y genedl yn 
rhydd i gredu ac ymarfer \r athrawiaeth o Aniledd Gwragedd', 
neu gyfrngu eu hunain r’r gyfuiidraetii un-weeigaidd, fel y dewi»- 
»nt. Mae byn megys y dylaâ fud t gadawa gydwybod dy» y» dd> 



VDGOBN SEION. 


199 


((«tHiìweJ, a chrhyd ag y byddo lieb niwaidio neb, ac h«b 
droseddu ar iawnderau ereill, gadewir ef yn rliydd gan v Ffurí- 
lywodraetli i briodi un wruig, neu arnryw, neu ddim un, a bydd 
yn gyfrifol i Oduw am gyliuwndcr neu unghyhannder ei ber- 
tbynasau teuluaidd. 

Mao y Ffurf.lywodraelh yn gadael y gwahanol Daleithiau a 
Thiriogaethau i wneyd y cyfryw gyfreithiau ag a welant hwy 
addasaf o barlhed i liriodesau, os na tbroseddant ar iawnderau 
cydwybod a'r rhyddid a sicrheir yn yr ysgrif gyssegredig liono. 
Gan hyny, pe byddai rhyw Dulaeth ueu Dìricgaeth yn teimlo i 
wneyd cyfreithiau er sicrhuu i bob un o'i deiliaid yr hawl o 
briodi amryw wragedd, byddai y cyfryw gyfreithian yn berSaith 
unol â’r Ffurf-lywndraeth ; o ganlyniad, mae y gnahanol Daleith- 
iau a Thiriogaethau yn ymarferyd y gyfundraeth un-wreigaidd o 
ddewisiad, ac nid o herwydd eu hod o dan unrhyw rwyraau i 
wneuthur felly gan y Ffurf-lywodraeth Genedlaethol. Yn wir, 
yr ydym yn aramau yn fawr pa un a oes gan unrhyw Dalaeth 
neu Diriogueth hawl gyfreithlawn i wneyd cyfreithiau yn gwa- 
hardd yr athrawiaelh o Aml wreigiaeth, lle y mae yn cael ei 
harferyd gan gymdeitliasuu crefyddol, fel mater o gydwybod neu 
fel alhrawiaetb o'u credo grefyddol. Maa yr erthygl cyntaf a'r 
Diwygiadau yn y Ffurf-ly wodraeth, yn dywedyd yn bendant, 
“ Ni chaifif Congress wneyd cyfraith yn yngbylch sefydliad 
crefydd, nen wahardd y rhydd ymar/eriad o honi.'' Y'n awr, o« 
nad oes hyd y nod gun y Congress ei hun awdurdod i wneyd cyf- 
raith “ yn gwahardd rhydd-ymarferiad Crefydd," yna pa faint 
Uai sydd gan ryw Dalaeth neu Diriogaeth i wneyd cyfraitb felly ? 

Y'r oedd yr athrawiaeth o Araledd Gw-ragedd yn cael ei cbredu 
a’i hymarferyd gan Abraham, tad y ffyddloniaid ; ac yr ydym yn 
cael allan, tra yr oedd efe yn yr ymarferiad hwn, fod angylinn 
Duw yn fynych yn gweinyddu iddo, ac unwaith yn ciuiawa gydag 
ef; a bod Duw wedi amlygu ei hun íddo, ac yn cyd-ymddyddan 
ag ef. Ni wnaeth Duw na'i angylion geryddu Abraham am fod 
yn Aml-wreigiwr, eithr yn y gwrthwyneb, yr Hollalluog a’i ben- 
dithiodd yn fawr ac a roddodd addcwidion iddo ynghylch Isaas 
ac Ishmael, gan eglur ddangos i Abrahum ymarferyd yr hyu a 
elwir Aml- wreigiaeth dan gymmeradwyaeth yr Hollalluog. Yn 
awr, os cafodd tad y ffyddloniaid ei fendilhio felly, yn ddiau ni 
ddylai gael ei ystyried yn anghrefyddol i’r ffyddloniaid, y rhai * 



200 


CDGORN SEION. 


elwir yn blant iddo, gael rhodio yn 61 traed eu tad Abraham. 
Yn wir, pn buasai yr Arglwydd ei hunan, trwy ei brophwyd aant- 
aidd, yn rhoddi rhagor o wragedd i’w weision, mcgys ag y rhodd- 
odd hwynt i'r prophwyd Dafydd, buasai yn bechod mawr 
ynddy^t i wrthod yr hyn y mae Ef yn roddi. Mewn arogylch- 
iad felly, byddai yn fater o gydwybod gyda hwynt, ac yn ran o’u 
erefydd, a byddent yn rhwym o weithredu eu ffydd yn yr ath- 
rawiaeth hon, a’i hymarferyd, neu gael cu conderonio; gan 
hynv, ni fyddai gan y Congress hawl i wahardd rhydd-yroarferiad 
y rhan hon o’u crefydd ; ac ni fyddai gan y Taleithiau neu y 
Tiriogaethau hawl gyfreithlawn, i wneyd cyfraith “ yn gwahardd 
y rhydd-ymarferiad o honi.” Yn awr, y mae rhyw gymdeitba» 
grefyddol, a elwir Ysgydwyr (Shahers), yn credu nad yw yn 
iawn iddynt hwy briodi hyd y nod un wraig; byddai yn ang- 
hyfreithlawn yn ddiau i’r Congress neu y Taleithiau i wneyd 
eyfraìth ì orfodi pawb i briodi pan o ryw oedran neillduol, 
oblegid byddai yn troseddu ar iawndcrau cydwybod yn mysg yr 
Ysgydwyr, a chaent hwythau eu gwahardd i rydd-yraaferiad o’u 
erefydd. 

Oddiwrth y Dadguddiad blaenorol, a roddwyd trwy Joseph y 
Gweledydd, gwelir fod Duw mewn gwirionedd wedi gorchymyn i 
rai o’i weision gymmeryd rhagor o wragedd.ac wedi nodi allan 
rhyw ddyledswyddau o barthed i'rseremoni briodasol, gan ddang- 
oa fod yn rhaid iddynt gael eu priodi dros amser a thros bob 
tragywyddoldeb, a chan ddangos y manteision a geir mewn sef- 
Tllfa ddyfodol trwy yr undeb tragywyddol hwn, a chan ddangos 
etto yn mhellach, os gwrthodent ufyddhau i’r gorchymyn hwn, 
ar ol i’r gyfraith gael ei hegluro iddynt, y caent eu damnio, 
Mae V dadguddiad liwn, ynte, yn ei wneyd yn fater o gydwybod 
yn mhlith Saint y Dyddiau Diweddaf oll ; ac y maent hwy yn ei 
gofleidio fél rhan a chyfran o’u crefydd, ac yn llwyr gredu na« 
gellir eu h’achub a’i wrthod. A oes hawl, ynte, gan y Congress i 
wnevd cyfreithiau er “ gwahardd’’ i Eglwys Iesu Grist o Saint y 
Dyddian Eiweddaf “ rydd-ymarferiad." yr erthygl hon o’u crefydd ? 
A oes gan ryw rai o’r Taleithiau neu Diriogaethau hawl gyfreith- 
lawn i wneyd oyfreithiau “ yn gwahardd y rhydd-ymarferiad o'r 
grefydd” ag y mne Eglwys y Saint yn cydwybodol a chywir 
gredu sydd yn anghenrheidioî er eu hiachawdwriaeth ? Na« 
oes; nid oes ganddynt y fath hawl. 



t'DOORN SEtON. 


201 

Mafi gan Saint y Dyddiau Diweddaf yr ymddiricd niu-yaf yn 
yr holl ddadguddladau a roddwyd trwy Joaeph y Prophwyd ; u 
hwy a roddení eu bywydau i ]a«r, ac a ddyuddefeiU ferthyrdod, 
yn gynt o lawer nag y gwaleut y dudguddiedaii llciaf erioed a 
roddwyd iddo. Yn un o'r dadguddiadau trwyddn ef, darllennn i 
Dduw gyfodi i fyny ddynion doetii a’u hyabrydoli i ysgrifenu 
Ffurf-ly wodraeth ein gwlad, fel y caffai rhyddid y bobl ei gadw, 
yn ol yr ewylly» rydd a roddodd Efe iddynt; fel y byddui pob 
dyn yn gyfrìfol i Dduw uc nid i ddyn, mnr bcll ug y mae ulb- 
rawiaethau crefyddol a cbydwybod yn dal cyaaylllUd. A pba 
fwyaf y aylwn ar yr ofleryn cyaaegredig liwnw, a luuiwyd 
trwy ddoetliÌDcb ein tadau enwog, niwyaf i gyd y gorfodir ni i 
gredu fod gallu auweledig yn eu lly wodraethu, eu hyflorddi, a'u 
cyfarwyddo wrtli osod aylfaen rliyddid ar y byd mawr gorllew. 
iuol hwn. I'r wlad hon gall y Mahomedan— yr Hindw— y 
Chincad ymfudo, a phob un i ddwyn gvdag of eî ug&in o 
wragedd, ai gant o blant, ac nì wna Ffurf-lywodraeth ogoneddut 
ein gwlad ymyracth á'i bertbynasau teuluaidd. O dan foniar 
lydan y Ffurf-ly wodraeth, efe a amddiflynir yn ei hol! gyaayllt- 
iadan teuluaidd; nid oes hawl gan neb i dynu rhyw rai o’i 
wragedd neu ei blant oddi wrtho. Felly yr un modd, o dan 
blygiadau Uydain y Fforf ly wodraelh, medda Cynnullfa Ddeddf- 
wrol Tiriogaelh Utah yr hawl 0 reoloiddio eu perthrnasau priod- 
asol, ac amddiflyn pob un o'u dinasyddion yn yr hawl o briodi 
un neu lawar o wragedd, megys y bo yr amgylchiad. Pe di- 
ddymai y Congress y cyffoithiau hyny, nis gallent nneyd hyny 
ar y tir o’u bod yn grnes i'r Ffurf Iywodraeth. Ac hyd y 
nod pe diddymid hwynt gan y Congress, etto ni fyddai un 
gyfraith yn Utah, yu gwnhardd y rliydd ymarferiad o'r hawl 
grefyddol hono : ac nid yw dinasyddinn Ulah yn teimln tuedd i 
basio y fath weithred anghyfreithlawn ag a droseddai ar iawn- 
derau niwyaf cyssegredig cydwybod. 

Mao gan draddodiad ac arferiad ddylanwad mawr ar genedl- 
oedd. Mae defodau hir sefydledig, pu un bynag a fyddont vn 
iawn neu gyíeiliornus, yn dyfod yn gyssegredig yn ughyfrif dyn 
olryw. Y cenedioedd liyny ag ydyot wedi bod yn ymarferol er 
ya cyn cof á'r hyn a elwir yn Aml-wreigi&eth, & ystyrient gyfraith 
yn ei ddiddymu, fel yr eithafnod o anghyfiawnder a gorthrym- 
der ; bydd&i i r meddylddrych o gael en cyfyngu i'r gyfundraeth 



202 


CDGORN 8EION. 


nn-wreigaidd, gael ei ystyried nid yn unig yn ortbrymus ac aDg- 
hyfiawn, eithr yn hollol wrthun a L dirmygus; ystyrid ef yn 
gyfnewidiad ar hen arferion, defodau, a chyfreithiau cenedloedd 
lliosog agalluog; yn gyfnewidiad o’r cyruraeriad gwaethaf, a’i 
duedd i ddinystrio iawnderau a rbagorfreintiau rowyaf cyssegr- 
edig cymdeithasau teuluaidd — i ddadymchwelyd hyd y uod 
sylfaeni iawnderau personol, y rhai a wnaed yn anwyl a chys- 
•egredig trwy gael eu trosglwyddo i waered idJynt hwy o’r oesoedd 
mwyaf henafiaethol. 

Ar y llaw arall, y cenedloedd Ewropaidd, y rìiai am gaarifaedd 
ydynt wedi eu caethiwo gan gyfraith wrth yr athrawiaelh o un- 
wreigiaeth, a’i hystyrient yn gyfnewidiad enbyd ar arferian eu 
tadau i ddiddymu eu cyfreilhiau rhwymiadol, ac i roddi rhyddid, 
yn ol cyfundraeth aml- wreigiaetli. Arferiad, ynte, i raddau rnawr, 
sydd yn Sfurfio cydwybod cenedloedd a phersonau o barthed i’r 
pethynasau piiodasol. Mae arferiad yn achosi i hedair rhan o 
bnrap o boblogaelh y byd i benderfynu fod Aml-wreigiaetli, fel ei 
gelwir, yn yraarferiad da, ac nid drwg; arferiad hefyd a achosa 
i'r gweddill,neu y puramed ran sydd ar ol,i benderfynu yn groes 
i’r rawyrif mawr. 

Y personau hyny a feddant nerth raeddwl digonol i ymddadrys 
yn llwyr oddiwrth ddylanwad arferiad, ac i chwilio i mewn i’r 
alhrawiaeth o Araledd Gwragedd, dan oleuni Rheswrn a Dad- 
guddiad, a gant eu cyrahell i’r penderfyniad ei bod yn athraw- 
iaeth o darddiad dwyfol; ei bod yn cael ei chofleidio a’i harferyd 
dan gyrameradwyaeth ddwyfol, gan y dynion cyfiawnaf a fuont 
byw erioed ar y ddaear: yr oedd Prophwydi a Phatriarchiaid 
santaidd, y rhai a ysbrydolid gan yr Ysbryd Glân — y rhai a am- 
gylchynid gan weledigaeihau yr Hollalluog — y rhai a ymddyddan- 
ent ag angylion santaidd — y rhai a welent Dduw wyneb yn 
wyneb, ac a ymddyddanent ag Ef megys yr yraddyddana gwr â’i 
gyfaill — yn “ Aral wreigwyr,” hyny yw, vr oedd ganddynt araryw 
wragedd — cyfodasant i fyny lawer o blant trwyddynt — ac ni cher- 
yddwyd hwynt erioed gan yr Ysbryd Gìân, na chan angylion, na 
chan yr Hollalluog, am gredu ac ymarleryd â’r fath athrawiaeth : 
yn y gwrthwyneb, pob un o’r u Aml-wreigwyr” hyn a dderbyn- 
ìodd, trwy ddadguddiad, addewidion, a bendilhion, iddo ei huu f 
i’w wragedd, ac i’w blant lliosog, y rhai a anwyd iddo gan ei 
wragedd lliosog, Yu mhellach, fe roddodd yr Arglwydd ei huu 



UDGOITN SEtON. 


503 


ffdttdguddiad i wahanol wragedd yn pertbyn i’r nn gwT, gan ddad- 
guddio iddynt y bendithion inawrion a orphwysai ar ea hiliog- 
aeth ; yr oedd angylion hefyd yn cael eu danfon i’w cyauro a’u 
bendithio; ac nid ydym mewn un -enghniifft yn cael allan eu bod 
yn cael eu eeryddu am ymuno mewn príodaa ag 44 Aml-wreigiwr.” 
Yn wir, fe roddodd yr Arglwydd ei bun gyfreithiau, nid i wabardd 
44 Aml wreigiaeth,*’ eithr i ddangoa ei ewyllys o barthed i’r plant 
a gyfodid i fyny gan wahanol wragedd yr un gwr; ac yn mhell- 
ach, fe weinyddodd yr Arglwydd ei hun wrth roddi i Dafydd holl 
wragedd Saul; d*ygwyddodd hyn hefyd, pan yr oedd gan Dafydd 
amryw wragedd eisoes, y rhai a gymmerasai efe yn flaenorol : o 
ganlyniad, gan i’r Argìwydd yn ddiau roddi i fynwee Dafydd 
holl wragedd 'Saul, yr oedd yn rhaid ei íod, nid yn unig yn rym- 
ineradwyo 44 Aml wreigiaeth,*’ eitlrr ei chadarnhaa a'i aefydlu ar 
aylfaen gadarn, trwy roddi y gwragedd ei hun, yr un fath ag ▼ 
rhoddodd Efai Adda. Gan hyny, mae y cyfryw ag ydynt wedi 
llwyr ymddtoag oddiwrth ddylamrad arferion cenedlaethol, ac 
«ydd yn barnu y roater hwn trwy air Duw, yn cael eu gorfodi i 
gredu fod Amledd Gwragedd yn eael ei gymmeradwyo unwaith, 
dros lawer o oesoedd, gan yr Hollallaog; a thrwy ymchwiliad 
peilach etto i‘r oraclau dwyfol, ni chant un awgrrmiad fod y 
sefydliad dwyftd hwn erioed wedi ei ddiddvtmi. Yr oedd yn sef- 
ydliad, nid a ddechreuoJd dan gyfrahh Motes, eithr lawer o 
amser cyn hyny ; ac yn lle cael ei ddiddymu gan y gyfraith 
hono, cafodd ei gynimeradwyo a’i garío y»i y hlaen : a pban 
ddaeth Crist i gyflawni y gyfraith hono, ac i’w dileu trwy ddwyn 
i mewn gyfamroed gwell, ni ddifododd Efe y gyfundraeth o arol- 
edd gwragedd : gan nad oedd wedi cael ei dechretiad dan y gyf- 
raith hono, nid oedd yn cael ei gwneyd yn ddirvm pan gafodd y 
gyfraith hono «i dileu. Yn wir, yr oedd Hawer o bethau mewn 
cyssylltiad âr gyfraith ag na ddilcwyd pan gyflawnwyd y gyf- 
raith; megye, er enghraifft, y deg gorchymyn, y rhai yr oedd y 
bobl o dan gyfammod yr Efengyl yn rhwym etto o’u hufyddbau ; 
ao hyd nes y cawn ryw gyfrai h o eiddo Duw yn dileu ac yn 
gwabardd amledd gwragedd, gorfodir ni i gredu ei fod yn osodiad 
dwyfol ; ac yn mhellach, gorfodir ni i gredu, os ymwneir â'r gos- 
«odiad hwn yn awr,o d.in yr un cgwyddoriotu ag oedd yn llywod- 
raethu y santaidd brophwydi a phatriarchiaid, y gwna Duw eí 
i&ymroeradwyo yn breseunol gymmaint â’r pryd hyny; a bod j 



904 CDGORN SEION. 

peraonau a’i bymarferanl yn gydwybodol ac oûeat, yr on mor 
anrhydeddus yn ngolag Duw á’r rhai nad oes gamldynt ond un 
wraig. A c fe ddylai yr hyn sydd yn anrhydeddus gerbron Duw f 
fod yn anrbydeddus gerbron dynion ; ac ni ddyiai neb gael ei 
ddiystyru pan y tnae yn gweithredu gyda phob cydwybod dda ar 
anrbyw egwyddor o athrawiaeth; ac ui ddylai fod cyfreithiau yn 
on o’r Taleithiau neu’r Tiriogaethau i orfodi unrhyw ddyn i 
weithredn yn groes i gyfarwyddiadau ei gydwybod ei hun ; eithr 
fe ddylai pob un mewn pob materinn crefyddoì gael ei adael at ei 
ddewisiad ei bun, ac felly i fod yn gyfrifol i Dduw, ac nid i'w 
gyd-ddyn. 

Os yw pobl y wlad hon yn gyffredinol wedi ffurûo penderfyn- 
iadau gwahanol » ni ar y pwnc hwn ; ac os ydynt wedi coÛeidio 
crefyddau mwy cydrywiol á’u meddyliau cà chrefydd y Saint> 
dywedwn wrthynl, fod iddynt roesaw i’w goìygiadau crefyddel 
ea bunain ; ni ddylai y cyfreilbiau ymyraeth ag ymarferiad eu 
hiawnderau crefyddol. Os na allwn ni eich argyhoeddi trwy 
reswm, na thrwy air Duw, fod eich crefydd yn gau, nis gwuawu 
ni eicb erlid, eiihr cyDnaliwn ch»i yn y rbagorfreintiau a 
gadarnheir gan Siartr fawr Rhyddid Americanaidd : ninnau a 
ofynwn oddiwrthych chwit au yr uu haelioni, — amddiffynwch ni 
yn yr ymarferiad o’n biawnd rau crefyddol — arg>hoeddwch ni 
o’n cyfeiiiornadau mewn athrawiaeth, os meddwn rai, trwy 
reswm, trwy ymresymiadau arbwyllegol, neu trwy air Duw, ac 
ni a fyddwn bob amser yn ddiolchgar am y wybodaetb, a thewch 
chwithau bob amser feddu yr ad yfyrdod pleserus ddarfod i chw» 
fod yn oöerynau yn n wylaw Duw i acbub eich cyd-greaduriaid o’r 
tywyllwch a ellwch chwi weled yn amgylehynu eu meddyliau. 
Deuwch, gau hyny, ac ymresymwn yngiiyd, gan ymdrecbu dar- 
ganfod y gwir oleuni ar bob pwnc perthynol i’n dedwyddwcb 
tymmorol a tbragy wyddol ; ac os anghytunwn yn ein barnau, 
priodolwn byny i wendid ac anmherffeitbrwydd ein natur syrth- 
iedig, a thrugarhawn wrth ein gilydd, gan ymdrechu gydag amyn- 
add ac addfwynder i adferyd o gy feiliornad, ac achab yr enaid 
anfarwol oddiwrth farwolaelh ddiddiwedd. 


(I'w barhau .) 



L DGOftl 8EI05. 204 

TOB PETH VN CYD-WEÎTHIO ER DAIONI I BLANT 
A PIIOBL DDUW. 

Mae plaot a pbobl Dduw yn rhy barod i aoghredo fod 4 * pjl» peth 
yn cyd-weilhio er daiooi'* idJyni hwy. pan ddelo prafedigaetbao, 
a themiasiynau oddiwrth y byd, y cnawd, a’r diaío) i’w cyfarfod ; 
er hyny, mae y gair yn wirionedd ag aydd yn rby eglor ei 
wadu. Mae dyn pun ar y ddaear mewn sefyllfm n hrawf, a’r 
cyfry w fydd yn caru Duw, ac yn cndw ei orchymynion, bydd pob 
pelb ag aydd yn dyfod i’w gyfarfod, uiegys yn ayd weitbio er 
daioui iddo. .Mae llawer yn proffesu eu bod yn caru Duw, ac 
yn cadw ei orchymynion, pan fyddant mewn bawddfyd, Äcc. ; 
ond pan ddelo rhyw broledigaetb, neu demtasiwn i'w cyfarfod, 
rnaeut yn cael eu gorcbfygu yn bollo); a hyny, o herwydd nad 
oedd ganddynt yn daenoroi wir sèl drea gariad |)nw, uae 
ychwaith wir ymdrech i gadw ei orchymynion. Oud gan nad 
pa mor aml fydd y profedigaelhau a dduw i gyfarfod â'r gwir 
Saint, er y costia iddyot wue\d 44 ymdrech deg,'* ello deuani allan 
megys aur o’r ffnruais, yn fwy pur nag erioed o*r biaen ; ae 
yna dywedant fud yr 44 ol) wedi cyd.weilhio er eu daiooi a’u 
perffeithiad/' a thystiant eu bod nedi cael aiwy o brawf o alla 
eu Duw, ac o'i ddaioni aoíeidrol tuag atynt yn y cyfryw brofed- 
igaeth nag eríoed o'r biaen, er eu bod wedi teimio eo huoain 
braidd bron a cholli eu gafaei ar addewidion eu Dow; ond o 
herwydd eu penderfyniad diyng »g, hwy a gawsant nerth yn ol 
y dydd, a chyinhorth yn ol yr acho$, gan yr Hwn aydd yn 
edrycli arnynt. ac yn dywedyd nrthynt, Fy mhlant, y mae pob 
peth yn cyd weilhio er daioni, i*r rhai aydd yn fy ngharu i, ac 
v n cadw fy ngorchymynion. 

Gaiiasem brofi yr egwyddor hon, trwr yr Hen a’r Newydd 
Destamentau, sef fod pob amgyicbiad a phrofedigaelh, a ddaetb 
i gyfarfod plant a phobl Dduw yn y gwahnnol oruchwyliaethan , 
wedi cyd-weithio er eu daioui a’u pertfeithiad. Ond ni chaf- 
odd neb « saint y dyddiau gynt fwy, na cbymmainl o brawf o 
eirwiredd y geiríau uchod.ag a gafoJd Saint yr oes hon. Er 
enghraifft, gwnawn sylwi fei byn : — Pan oedd yr Eglwys yn ei 
babandod, ac ond ychydig iawn wedi cymmeryd aelodiaath 
ynddi, gallesid meddwl os byddai iddi gaei llonydd oddiwrth 
erlidigaetbau, &c., y byddai iddi lwvddo ; ac vn wir, vr oedd 

• ’ 



ODGORftf 8EION. 


?0€ 

gao «i Phen-bagail Mawr.sef Crist, fwriad iddi lwyddo, nid t* 
traig mewn un ardai, eithr dros wyneb yr holl ddaear. Oud pa 
fadd y bu ? Pan oedd yr Eglwyg, fel y dywedais, yn ei baban- 
dod, ac ychydig wedi ei choûeidio, ac wedi derbyn o ddoniaa 
hyfrydol yr Ysbryd Glâu ynddi, fe pynhyrfodd plant y fall, a 
deehreuasant erlid y fychan, gan ei bygpeilio o’i meddiannau ; 
ao yn awr, gorfu i rai o’i swyddogion, yn henuriaid, ac oífeiriaid, 
itc., fyned yma, ac ereill fyned draw, a’r lleill i grwydro ar hyd y 
wlad i chwilio am le. Fe ddywedai dyn ystyriol, trwy ei ddych- 
ymmyg ei hun fel hyn : — “ O’r fath drueni, fod yr Eglwys wedi 
«ael ei Uerlid, a’i hyspeilio, &e., pau yr oedd mor ieuanc; dichon 
pe byddai yn cael esmwythdra, y byddai iddi gynnyddu a dyfod 
yn ílodeuog, ond yn awr y tnae yn cael ei difodi.” Na, yr oedd 
«i phropbwyd, y 6wyddogion, a’r aelodau yn gyfryw ag oedd yn 
41 caru Daw, ac yn cadw ei orchymynion gan hyny, yr oedd 
ganddynt fFydd y byddai i bob peth gyd weithio er daioni iddynt 
hwy, ac fôlly y bu. Yr oedd yr Eglwys ar y cyntaf mewn un 
lle; wedi hyny cawsant eu gwasgaru gan erlidigaeth. Amcan yr 
«rlidwyr oedd dystrywio y Saint oddiar wyneb y ddaear; ond fe 
ddarfu iddynl gael eu siorai, trodd y cwbl allar. er daioni; er fod 
y Saint wedi caej eu gwasgaru a’u hamddifadu o gyfeillach eu 
gilydd i raddau pell, etto yr oeddynt yn derbyn yn belaetbach o 
ddyddauwch yr Ysbryd Glân. Ac yn yr amgylchiadau hyn, yr 
oeddynt yn ddiwyd yn llafurio, gan gyhoeddi Efengyl Crist yn 
allu Duw, er iachawdwriaeth i’r sawJ a gredai ; a thystient i’r 
bobloedd fod Duw wedi adferyd yr Efengyl dragywyddol i’r 
ddaear, yn ei llawn bendithion megyy eynt; a’r canlyniad oedd, 
fod y rhai onest en calonau yn dylifo i’r Eglwys, wrth yr 
ugeiniau mewn gwahanol fanau ; ac yn fuan yr oedd y rhai 
hyny yn cael tystiolaeth o’r Efengyl, ac yn mwynhau doniaa 
grasusol yr Ysbryd Glâu. Gwelwn wrth hyn, fod yr erlidigaeth 
wedi cyd-weitliio er daioni a chynnydd yr Eglwys, trwy i'r 
Saint gael eu gwasgaru ar hyd y ddaear, gan hau yr h«íd da yn 
mhob man lle yr oeddynt )n myned, a’r Arglwydd yn eu cys- 
tftro, ac yn cadarnhau eu cenadwri, trwy amryw nerthoedd, a 
doniau yr Ysbryd Glau. Nid unwaitb, na dwywaith, y bu erlid- 
igaethau o’r natur hyn ar Saint Duw, ar gyfandir yr Americ ; 
<aud eyd-weithiodd yr oll er cynnydd yr Eglwys mewn rhifedi, 
ac er ei pherffeithiad trwy ddyoddefíadau, &c. Er i’r Gweled- 

• 



tDGORN SBIOH. 


507 

ydd gaol e» ladd, a’i írawd gjdag ef ; ac er i’r Eglwyt orfod ffoi 
i’r anialwch diffaeth, gan adael tai, tiroedd, a'u holl gyfoeth braidd 
ar ol, yn uwylaw eu hyspeilwyr, bu Duw ganddytit, gan eu bar- 
wain am gantioedd o fìlltiroedd trwy yr aniulwch roaitb ; cawoant 
ddoethineb gnn eu Uuw i ddofu llid auwariaid yaglyfaethgar y 
goedwig; ac y mae eu Uais heddyw, mewn dyffrynoedd bra* 
rhwng mynydduedd uchel, yn adsain yn hyfryd, fod u pob peik 
yn cydweilhio er daioni i'r sawl sydd yn caru Duw, ac yn cadw 
•i orchymynion Ef." 

Byddai yn felys genym sylwi yn fanyUch, ar ymddygiadaa 
plant y hyd at deulu l)uw yn yr oes hon, ond ni cbaniatâ amaer 
ar hyn o bryd. Und yn fyr, gwnawn alw i gof y darilenydd, am 
ddecbreuad y Saint yu Nghymru. Er ys tua deg miynedd yo 
ol, rawy neu lui, daeti» uu o henuriaid Eglwys lesu Grist o Saint 
y Dyddiau Diweddaf » gylchoedd Merthyr-Tydfil, yr hwo a 
bregethodd y gair megys y mae yn yr lesu, a chymmerodd rhai 
eu bedyddio ganddo, yu enw Iesu Grist er maddeuaut pechodau, 
a thrwy arddodiad ei ddwyiaw, derbyniasant ddoniau yr Ysbryd 
Giân. Yna, aeth y rhai hyny i blith y gwahanoi enwadau,gan 
dystio eu bod wedi derbyu Efengyl Crist, mewn nerth, ac mewn 
sicrwydd mawr, gan un o Suint y Dyddiau Diweddaf. Erbyn 
hyn, yr oedd y pleidiau crefyddol yn cynhyríu ; deuent i’r 
manau lle y byddui y Saint yn pregethu, gan feddwl dal ar yr 
slhrawiaelh, a’» phrofì yn gau ; tyslient cyn treio raai felly y 
byddai. Ond yr oedd athra«iaelh y Saint roor ysgrylhyrol, fel 
nad oedd gan y gelynion ddim mwy o le i’w gwrthwynebu ar dir 
rheswm neu ysgrythyr, uag ooJd gan golomen Noah o le i roi ei 
throed ar dir sych. Wedi metbu cnel y Beibl yo erbyn y Saint, 
dechreuasant eu herlid, gan fyned i’r tai lle byddai y Saint y n 
pregethu, i ddiffodd y cauwyllau, tori llestri, whan, a gwneulhur 
pob dirroyg a allaseut, er mwyn gyru y Morrnoniaid allan o'r 
wlad. Yr oeddent wrtl» hyn yn aohosi cyffro yn rnhlith y bobl, 
nes yr oedd llawer yn dyfod » wrand w ; ac wedi hyny, chwilient 
yr ysgrythyrau. a phleidient yr atbrawiaeth, ufyddhaent iddi, yna 
cawsent dystiolaeth o’i dwyfoldeb. Pe gofynem i*r rhai hyny 
a ddaeth yn Saint, pa beth a'u tueddodd ar y cyntaf i fyned i 
wrandaw ar y Saint? Yr ateb gaera gan lawer fyddai, o herwydd 
fod cymmaint o erlid arnynt gan bawb, ac fod arnynt bwytbau 
awydd i glywed betb oedd ganddynt. Felly, gwelwn, fod pob 




208 


IIDGORN SEION. 


erlid, dirmyg, a gwawd', wedi cyd-weithio er daioni, er dwyn ▼ 
dyuion onest eu calon i raewn i Eglwys Dduw. Yna, yr oedd 
pregethwyr, gweinidogion, ofTeiriaid, &c., yn decbreu cynhyrfu, 
gan •hwytha bygythion yn erwin, yn erbyn y Saint druain, gan 
nnerch eu gwrandawwyr yn debyg i hyn : — “ Gyfeillion bach, 
raae y Seir.tiau yma wedi beichiogi ar gymraaint â raynydd mawr 
o wyrthiau ! ontl y raaent yu raethu esgor ar gymmaint â llygod- 
•n ! ! Twyll yw eu holl grefydd ; raae oes y gwyrthiau wedi 
darfod. Dyma y tylwyth fu yn treio cerdded ar y dwr, ac yn 
methu. Un o’u blaenoriaid fu yn cynghori rhyw wraigi «aod 
Itricìcs yn y ffwrn, gan sicrhau y deuent allan yo fara gwyn 
hyfryd ; ond er treio, fe fethwyd. Yn wir, gyfeillion, peidiwch 
rhoddi cl ust iddynt; raaent yn darfod yu mhob man, a byddant 
wedi darfod yma cyn pen naw mis, gellwch gredu fy ngair i.*’ 
Ai nid oedd y Saint yn cael eu niweidio yn awr ? Na, cyd- 
weithiodd y cwbl er daioni ; er cymmaint yr ystoriau a gyhoedd- 
wyd gan eu gelynion, fe u profwyd yn anwireddus, ac y mae eu 
holl brophwydoliaetiiau am ddarfyddiad y Saiot, wedi eu profi 
ýn gau gan amser. Ac y niae llawer o ddynion onest eu calon 
wedi gweled hyny yn awr. Gallem nodi cant a rail o ystoriau yn 
ychwaneg, strdd wedi eu taeuu am y Saint trwy y wlad, ond y 
maent wedi bod er daioni i’r Saint, gau eu bod wedi eu profi yn 
anwireddus, er cywilydd i rai. Gallwn ddweyd fel ag y dywedodd 
y bardd, — 

“ Er maint trwch y llwch a’r llaid, — a fwriwyd 
Ar fawredd Mormoniaid; 

Da yw’n ple — mae Duw o'n plaid, 

Er hyll iioedd yr holi iieiddiaid !’’ 

Ddarllenydd anwyl, gwel fod pob dyfais wedi metbu er 
rhwystro yr Eglwys hon; yn ralaen yr â er gwaetha’r byd. Os 
daw rhwystrau etto, o ba natur bynag y byddont, bydd iddynt 
gyd-weithio er daioni i’r Saint. Eaìiam ? Aru fod l)uw wedi 
dweyd. A ydwyt ti, ddarllenydd, yn caru Duw, yn parcbu eí 
Offeiriadaeth, ac yn cadw ei orchymynion? Os ydwyt, mawr 
yw dy fraint ! 

TrC’Siofy Merthyr . Tuomas Harries. 


CDGORN 8EION. 


JOO 

SECTARIAETH YN Y FAGL. 

Ctfansoddwvd y pcnnillion canlynol ar rjw ddiwrnod yn rr 
Haf,pan anfonwyd ain un o brif liarchedigion Morganwg i Abcr- 
nmman, er dangos ffnlineb penboeihni y Saint yn crcdu a phre 
gethu llywodraeth a theyrnasiad naturiol a phcrsonol Crist a’r 
Saint ar y ddacar, ynghyd A bod gallu ac awdurdnd Duw wcdi cu 
eyflwyno i'r ddaear yn y dyddiau diweddaf hyn, — yr hwn gvda 
llais taranllyd a gruchlefai taw “ fToliocb ynr holl honiadau v 
Saint, ac mai chwedlau gwracliaidd, Fabaidd, Maboroetanaidd, a 
phngnnaidd ydynt oll ; o hcrwydd teyrnu* y neftnnìdì' eb efe, 
“ o’w mewn ni tnae hono .” Wel, wel, raeddwn innau ynof fy bno, 
pe bai genyf yaraiun, cyflogwn di i fvned trwy dcfinaaocdd, trefl, 
pentrcfi, a holl Jeuedd cvhoeddu6 Prydain Fawr, &c., cr dangoa 
rhyfeddodau dy gcudod : yn ymyl dy faintioli, ni fyddai holl 
fanau ucbelion byd ond mân fymrynau : a chyda hyn cyffrowyd 
fy awen i lyfelu a ganlyn.ar v dòn, “ Most Wonderful,” neu ryw 
dôn arall, ni waeth pa un. Gyda pharch difyrus i’r Parchedig, 
yr hwn a’m parcha, ac a berchir gcnyf, y cyäwynir y HeterendUh 
Eshibition hon. 


Riiyw ddiwrnod yn ’r Haf, a’r bobl yn yradyru, 

Mewn awydd i wrandaw rhyw Rarch. yn prcgcthu, 

Yn rbywfodd, yn nghanol y bregeth ragorol, 

Y llilhrodd rhyw eiriau difyrus rhyfeddol. 

byrdwn. 

Wrth weled peth fel hyn, pwy all feio y Mormon 
Am chwerthin ha, ha, ha! am ben y Parchedigion ? 

Pan ydoedd yn nghanol yr hwyl fawr a'r gwaeddi, 

Ni wnaeth ond braidd diunc rhag tyngu a rhegu; 

Pan welodd ryw Sentyn fan draw ar ei gyfer, 
Dyrchafodd ei hopren, gwnaeth olwg ysgeler. 

Wrth weled peth fel byn, &c. 

'Nol cartliu ei geg, a gwneuthur ei ’stumiau, 

Rhoes waedd gyda rheg, “ Yn nghrog y bo’r Seintiau ; 
’Does fynwyf â gwel’d un o’r Seintiau yn unroan — 

’Run peth genyf weled y diafol ei hunan.” 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 



fJDGORN SEION. 


“ Mac'n boendod y byd bod yo eu cymmydogaelh, 
'Rwyf bron myn'd yn benwan yn swn eu hathrawiaeth ; 
I’a reswm, deallwch, fod Saiut anllyth'renog, 

A'u pregeth yn difa’n doethinch ardderchog 
Wrth weled peth fel liyn, &c. 

“ Rhyw haid felldigedig yw’r Seintiau hannercall, 

Mae gryra eu llefariad yn t’wyllu ein deall ; 

Mae swyn eu pregethu, fel cleddyf daufiniog, 

Yn lladd holl bwerau y mwyaf talentog." 

Wrth weled peth fel hyn, &o. 

“’Rwy’n teimio’u lleferydd yn blino ’nghydwybod, 

Er na chyfaddefaf mo hnnner fy nhrallod; 

’Rwy'u gweddio yn ddirgel a dwvs ar fy ngliniau, 

* 0, Arglwydd, gwna gyfraith i ladd yr holl Seintiau." 
Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Ar hyn dyna rywun yn gwaeddi'n y dyrfa, 

“ Hai ho, hwrli pwrli, daeth ffair fawr Gwylbarna; 
Dydd arall y clywais yr un dull o siarad, 

Pan fum i yn gwrando yn ffair yr Offeiriad." 

Wrth weled peth fel liyn, &e. 

“ Wirionedd,” medd hwn, “ truenus yw'ch tynghed, 
Mae’r byd ar ei osod a'i wyneb i waered ; 

Cyramerwch fy nghynghor, gadewch hen alanas, 

Yn wir gyda'r Seintiau mae mcddiant o’r deyrna*.'' 
Wrth weled peth fel hyD, &c. 

“Pa deyrnas yw hono? a glywch chwi’r dyn penwan f ,r 
“ Pa deyrnas yw hono ! taw, taw, a thaw’D fuan; 

Cly w, Teyrnas y nefoedd wyf fi yn ei dadgan — 

Gwir ydy w, er iti fy ngalw’n ddyn penwan.’’ 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 

“ A gälw fi etto, os myni, yn gythraul, 
ì n wir dyna'r deyrnas a welwyd gan Daniel.’’ 

“ ’Run pcth i ti dd’nedyd am gareg â tbyllan, 

A dweyd fod y deyrnas yn meddiant y Seintiau. ' 

Wrtb weled peth fel hyn, &c. 



UnoORN SE MYN. 


*' Gad haibio dy ferw, dy lol, a dy ddwndwr, 

Paid bod roor rhyfygua «g niumau pregethwr; 

’Dyw siarad fel hyna ond siarad hen gramho, 

Can's, Teyrnaa y uefoedd, o’» mewn ni raae bono." 
Wrth weled peth fel hyn, & c. 

Wel, wel, ha, ha, ha ! dyna siorad penaigil, 

Fod teyrnaa y nefoedd i gyd yn eich crorobil; 

Os gwir ydyw hyny, ni raid i chwi ofni, 

Chwi ellwch wneyd buanea ryfeddol o honi. 

Wrlh weled peth íel hyn, Ac. 

0 bryaur fdcb anwyl, rhyw olwg ysmala 
Fydd gweled pregethwr â show yn ei fola ; 

N i raid royn'd i Llundain, i’r inurrour a'r iuwstwr r 
Cawn well £xhibition yu mola’r pregethwr. 

Wrth weled pcth fel hyn, Uc. 

New York yr Americ, a dinas fawr Llundain, 

Ni fyddant ond roymryn at fola y filain ! 

Hai, ho! dewcb ynghyd, bob gradd heb wahaniaeth». 

1 wel’d prif ry feddod yr holl greadigaetb. 

Wrth weled peth fel hyo, 5tc. 

Peth cyntaf gewch weled yn nesaf i’r galon, 

Yn dyfod i’ch eyfarch, fydd deg o forwynion ; 

Yn nesaf at hyny, cewch weled hen wreigan, 

Yn chwilio yn fanwl ani ddernyn o ariau. 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Oq troweh eicb golygon i’r deau fan yraa, 

C'ewch weled rbyw liaws â rhwyd yn pysgota; 

Fan draw, ar eich cyfer, tu fewn i’r asenau, 

Cewch weled yr hauwr yn huu ’r hyd y caeaa. 

Wrth weled peth fel hyn, 3cc. 

Mae’r lle’n ddigon eglnr, ni ellweh gainsynied, 

Mae’r brif-ffordd a'rcreigle yn amlwg i’w gweledj. 
Os sylwch, cewch weled yr iiadau yn disgyn 
Yn rohlith y drain ’spydded sy’n tagu yr egia, 

Wrtli weled peth fel hyn, &c. 



212 


CDGOEN 8ETON. 


Chwi welwch fod poethder yr hnul vredi crino 
Yr ei»m fu unwaith yn plaswyrdd (Inguro, 

A’r adar fan acw yn disgyn i ddifa ; — 

On’d oes rhy w eangder mawr iawn yn ei fola ? 
Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Edrychwch ycbydig tu draw’ i'r lle dreiniog, 
Cewch weled v mwstard yn tyfu'n ardderchog ; 
Ni rnid i'r pregethwr gael mwstard i’w drafod, 
Älae digon o Iiwdw yn tyfu’n ei geudod. 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 


(I'w barhau.) 



AMRYWIAETHAU, &c. 


Fe welwvd llun dinas Paris yn ddiweddar yn yr wybren nwch 
ei phen, megys pe byddoi yn cael ei hadlewyrcliu mewn drych, yr 
hvn a achosid, medd rhai, trwy gymmylau eiryog a dysclaer yn 
ftdlewyrchu. Dygwyddodd am naw o’r gloch yn y nos. 

Ymddengys fod ymchwiliad mawr i egwyddorion y Saint yn 
Awstralia, a galwad anarferol am eu llyfrau ; tra yn Unol Dal- 
eithiau America ymddengys fod Duw wedi rhoi y bohl i drwm- 
gwsg, nes y maent yn hollol ddifater am efengyl ei Fab. 

Nac ymfifrostiwch yn ormodol yn eich iechyd na’ch nertli; ond 
tra vr vdvch yn eu mwynhau, bendithiwch Dduw, a defnyddiwch 
bwynt er ei glod, rhag iddo ef eich ainddifadu o lionynt. 

Bvdded i’r egwyddor hon gael ei phlanu yn eich calon, — Nad 
oes dim i’w ennill trwy becbod, ond trueni ; na dim i’w golli trwy 
dduwioldeb, ond uflfem. 

Taltadaü o Mawrth 18 hyd Mawrth 24.— Dinas, £l 2s; 
Pontytypridd, 6s ; Aberaraman, 3s; Hirwaen, 2s ; Georgetown, 
7g 3c; Ffynnon-Tydfil, 5s 4c; Troedyrhiw, és; I.lanfabon, 3s 6c. 
— Cyfanswm, £2 Ì4s lc. 

* Igír Terfyna pen chwarter y llyfrau y dydd olaf o’r mis 
presennol. 

Yraddengys y gweddill o’r Cynghor CyfiTredinol Neillduol 
yu y nesaf. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirçhion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Street , Georgetown , Merthyr . 


I. O A V I B , ABGRAPFYDD, M EBTHT R-TYD*!!.. 



UDGOltN SEION, 

mu 

^tmi i> ŵiint. 


Rmp. M.] EIUULL 2, 18.53. [Crr. V. 


riUODAS NEFOLAIDD. 

[Pmliad (i dinl. în4 ] 

T ooncriYMYN raawr cynlaf a raddoiiJ I)uw i ddynolryw, fol 
y mao yn ysgrifenedig yn yr Ysgrytbyrau, oedd “ Ffrtn/thttch , ac 
amlhewch, a Üeiw ch y Hiiaear^^Gen. i. 28 ) Y prif ddyben oedd 
poblogi y greadigaeih lum A myrddiynau o fodau deallgar r 
inoesol, ar ei lun a i ddelw Ef ei imn, wedi eu cynnyegaelhu 1 
galluoedd tebyg i Dduw, nc yn mcdru noyned yn ralaen yn y 
radd odidog o ddodwyddwch, hyd nea y derbynient gyflawnder, a 
dyfod mogys Duw, a chael eu gogoneddu ynddo Ef, ac yntau 
ynddynt hwy, fel y i)vddent yrt uo mewn gogoniant, oc raewn 
gallu, ac mewn 11} wodraeth. Yn'hyn y uiae Duw yn cael ei 
ogoneiido, oblegid fod niiiiynau og vdvnt yu y diwedd yn dyfod 
roegys Efe ei hun, â pha rai y gall yrogy feiilachu, a’r riiai ydynt 
yn alluog i amgyífred a gwerthfawrogi holl gyflawnder ei briodol* 
iaethau gogoneddus, a gweitliredu gydag Ef yn yr undob por- 
ffeitbiaf, yn boll weithredoedd inawreddog y tireadigaeth. Yn 
hyn yma y raae llywodraeth yr Ilolialluog yn cael ei heangu, 
trwy ychwanegiad i»ydoedd newydd, wedi eu poblogi â bodau ar 
ei ffurf ei hun, ac yn ol ei ddull ei hun. Ac yn hyn yma y 
raae liawenydd, a gorfoiedd, a dyddanwch, yn teyrnasu yn myn- 
wes y Creawdwr raawr, yn eu boll gyflawnder a’u perffeitbrwydd, 
oblegid ei fod Ef yn ymarferyd ei anfeidrol ddaioni yn ffurf- 
iad bydoedd dirifedi, weJi eu pubiogi h bodau ag v crfranai efe 
»14 



ÜDGORN SEIOH 


21 í 

rddynt, os byddent ufydd, holl gylîannderei berífeitliderau mair r- 
fon ei hun. 

Oa yw lliosogiad bodau dynol, ynte, yn ycbwanegu at lywod- 
raeth yr Hollalluog, yn gogoneddu ei enw, ae yn rhoddi cytleus- 
dra iddn er amlygu ei unli-idrol ddaioni, y mae yn rhesytnol i 
dybied y rhoddai El'e eyfreilhiau i ddynolry w, er cu rheo’.eiddio 
mewn peth mor bwysig — i>etü> ag oedd â’i ganlyniadau yn dra- 
gywyddol. M-eddyliweh, am un fymd am y cyfrifoldeb mawr a 
orphwys ar dad a mam pleotyn bychan: y maenl hwy wedi bod 
yn oflorynau i roddi bodoliaetli i fôd ag oedd yn agored i dragy- 
wyddol ddedwyddwch neu dragywydilol drneni ; ymddiriedwyd 
iddynt amddiffyniad ac addysg_bôd ar lon a delw Duw, yr hwn, 
trwy hyfforddiad prfodol, a all esgyn i fyny yn uchel mewn 
doethineb, a gwybodaeth.a gallo.a mawrhydi dwyfol.i ardaloedd 
anfarwoìdeb a goleuni trggy wyddol : ymddiriedwyd iddynt drysor 
sydd yn anfeidrol fwy ei weirti nä holl gyfoeth ac anrhydedd y 
byd hwn — trysor, yr hwn, trwy eu cam-driniaelh hwy, a all fod 
yn golledig, ac yn golled'g dragywyddol — trysor, am yr bwn y 
byddant yn gyfrifol yn marn fawr y byw a r meirw. O, mor fawr 
fydd gogoniant a dedwyddwch y dyn a’r ddynes hyny a fyddant 
wedi ufyddhau i’r gorchymyn mawr cyntaf hwnw i “ aralhau,” 
ac » fyddanl wedi byllorddi yu hunain a’u plant i fywyd ac an- 
farwoldeb ! O’r ochr arall, y fath drueni ac adfyd a fydd i’r rhai 
hyny a fuont yn offerynau o gyssylltiadau anghyfreithlawn, 
pjant bastarddaidd y rhai a fiddatit yn felldirh arosol, mewn 
amscr ac yn nbrugy wyddoldeb, er dwyn tystiolaeth ucbel o 
gymdeithasiad anrhinweddol eu rhieni euog ! O, y fath gyfrif- 
oldeb enbyd sydd yn gorpbwys ar ddynolryw, o barlhed i’r pwnc 
pwysîg hwn ! 

O herwydd yr aneirif ganlynìadau pwysig sydd ynglyn â llios- 
ogiad y rhywiogaethau dynol, y mae Duw wedi rheoleiddio yr 
unrhyw trwy y fath caethaf o gyfreithiau. -N’id yw efe wedr 
caniatâu ymgyssyllliad diwahaniaeth rhwng y rhywian, fel yn 
nihlith yr auifeiliaid mudion ; eithr y mae efe wedi ordeinio 
Priodas, fel yr unig fodd cyflawnhaol trwy yr hyu y gall y rhyw- 
iau yn gyfreithlawn “ amlhau, a llanw y ddaear.” Mae pob 
eyssylltiadau tu allan i'r cyfammod priodasul, yn anghyfreith- 
Jawu yn ngolwg Duw ; a'r holl r»i a fyddaet yn euog o r fath 
dresed-dau, agospii yn-llym ain yr unrhyw. Mewn hen «tnser- 


UDOORN SEION. 


215 


tÀâd f y yr oedd peruonau a gyflatrnent odineb, puteindra, a chys- 
«yllliadau anrhiuneddol, yn cael eu cospi á maruolaclh, yn ol 
cyfraith Duw, vr hon sydil yn darlleu fel y canlyn : — 

O cbeflìr g wr yn gorwedd gyda g«raig briodol ft gwr; bydd* 
ant fcir»v ill dau. acf y gwr n orv eddodd gyda’r wraig, a’r wraia 
fcefyd : felly y tytii ymaith ddrwg o Isrifcl. O bydd Uancea o 
forwyn wedi ei dywoddio i wr, a ch«iel o wr hi mewn dinns, a gor- 
wedd gyda hi ; yna y dygwch bwynt ill dau i borth y ddinaa 
hono, nc a’u llabyddiwch hwynt 5 meini, fel y byddont feirw : 
y Uances, obleitid na waeddodd, a hiihnti vn y ddinas; a'r gwr, 
o herwydd i Ido ddarostwng gwraig ei gymmydog : felly ti a 
dyni ymaith y drygioni o’Hi fy»g. Ond oamewn niMes y cafodd 
y gwr y llancea wedi ei dyweddio, a*i threisio o’r gwr, a 
gorwedd gyda hi ; yna bydded farw y gwr a orweddodd gyda bi 
yu unig.” (Oeuteronoroium xxii, 22— 25). 

Gellir gweled yratgasrwydd mawr a amlygai yr Arglwydd tuag 
at bob cyssylltiad anrhinweddol, oddiwrth a ganlyn : — 

“O chymmer gwr wraig, ac wedi myned ati ei chanâu ; a 
gosod yn ei herbyn anair, a rhoddi ullan enw drwg iddi, a dywed- 
yd, Y wraig hon a gymmerais; a phan aethum ati, ni chefais 
ynddi forwyndod.” Ac “ os gwir fydd y peth, ac na chafwyd 
arayddion amrwyndod yn y llances; yna y dygant y llances 
at ddrws iŷ ei thad, a dyniou ei dinws a'i Uabyddiant hi Â tneiui, 
• ni byddo farw , ant iJdi wiieuthur (Tolineb yn Israel, gan but 
leinio yn nhý ei thad : a thi a dyni y drirg o’th fysg.” (Deut- 
eronomiurn xxii, 13, H, 20, 21). 

Yr oedd yn rhyngu bodd yr Arglŵydd fod y fath gyratneriadan 
drygionus yn cael eu gosod i farwolaeth. Cafodd Phinees, wỳr 
Aaron, ei fendilhio yn fawr gan yr Arglwydd, am roddi i farwol- 
aeth wr a gwraig ag oedd yn euog o gyssylltiadau anghyfreith- 
Uwn. Rhoddwn hanes y dygwyddiad hwu yn ngeiriuu yr ys- 
grythyr 

“ Ac wele, gwr o feibion Israel a ddaeth, ac a ddygodd Midian- 
ees at ei frodyr, yn ngolwg Moses, ac yn ugolwg holl gynnull- 
«ífa meibion Israel, a hwynt yn wylo wrth ddrws pabell y 
eyfarfod. A gwelodd Phinees mab Kleazar, mab Auron yr 
ofl’eiriad ; ac a gododd o ganol y gynnulleidfa, ac a gytnmerodd. 
waywffon yn ei law ; ac a aeth ar ol y gwr o Israel i’r babell ; 
ac a'u gwanodd hwynt ill dau. • • Ac attaüwyd y bla oddí 

wrth feibion Israel. A bu feirw o’r bla bedair mil ar hugain. A 
Uefarodd yr Arglwydd wrlh Moses, gari ddywedyd, Pbinees, mab 
Klcazar, mab Aaron yr offeiriad. a drodd fy nigler oddiwrth 
feibion Israel, pan eiddigeddodd efe drnsof fi yn eu mysg, fel na 
ddyfethais feibion Isruel yn fy eiddigedd, Am byny dywed, WeU 



UDGOflN SEION. 


916 

û yn rhoddi iddo fy nRhyfammod o heddwch. A bydd iddo of # 
«c i'«v had ar ei ol ef, ammod o oflfeiria<laeih drair> wyddol ; am 
iddo eiddiged'lu dros ei Dduw, a gwneulhur cymmod dros feibion 
Israel.*' ( Nuraeri xxv, 6 — 13). 

Pahain yr oedd yr Arglwydd raor anfoddlawn wrth y rhywiau, 
nes y cospai hwynt â rnarwolaeth ara ytnddygiad anrhinweddol ? 
Oblegid ei fod wedi ordeinio priodas fel yr unig flfordd o liosogi 
yr hiliogaeth ddynol. Mae yr efleithiau echryslon a ganlynant 
gymdeithasiadau anrhinweddol, yn rhwydd iawn i'w canfod, hyd 
y nod pe na fyddai un gyfraith i Dduw yn erbyn y fath ddrygau. 
Yn gyntaf, y raae plant anghy freithlawn yn cael eu dwyn i’r byd 
hob unrhyw araddiffynwr cyfreithlawn i edrych ar ol eu Uea 
iymmorol. Yn ail, nid oes gan y plant hyn ymanteision raoesol 
ag a geid oddiwrth addysgiadau ac esiamplau rhieni cyfreithlawn, 
ac o ganlyniad, y maent raewn mwy o berygl o golli eu hiacb- 
awdwriaeth dragywyddol. Ac yn olaf, gwnai cyssylltiad diwa- 
haniaeth rbwng y rhywiau dori i fyny bob cymdeithasiad teulu- 
aidd, a dinystrio yr undeb a’r heddwch a fwynheir yn y cylch 
teuluaidd; ni wnai tadau adwaen plant eu hunaiu, ac ni allai 
plant, gyda hyder, ddweyd. pwy oedd cu tad : byddai y faih 
dcefn ar bethau yn druenus, a gwnai daraw ergyd raarwol at syl- 
faen pob dedwyddwch tcüluaidd. Gellid enwi llawer o gaulyniadau 
erchyll ereill, fel effeithiau penrhyddid, raegys drwg dybiaeth, 
diffyg ymddiried, cîefydau ffiaidd yn cael eu trosglwyddo i hiliog- 
aeth, y rhai ydynt oll yn ddrygau atgas i deimladau pob dyn da. 
I’r dyben yraa y gwnaetb Duw gyfreithiau caeth o barthed i’r 
holl droseddau hyn. I'r dyben yroa y raae efe yn cospi, â*r fath 
gospedigaethau trymion, y rhai hyny a droseddant y cyfreithiau 
cyssegredig hyn. 

Yr oedd godinebwyr a phersonau anrhinweddol nid yn unig yn 
cael eu cospi yn dymmorol, eithr hefyd yn ysbrydol, ar ol y 
bywyd hwu. l’r prrwyl byny y dywed yr Arglwydd, “ Ond i'r 
rhai ofnog, a'r digred, a’r ffiaidd, a’r llofruddion, a'r puteinwyr, 
a’r swyn-gyfareddwyr, a’r eilun addolwyr, a’r holl gelwyddwyr, y 
bydd eu rban vn y 11 vn sydd yn llosgi â thàn a brwmstan ; yr 
byn yw yr ail farwolaeth,” — Dad. xxi, 8. Nid yw cospedigaeth 
trwy farwoìaeth dymmorol yn ddigonol i foddloni gofynion cyf- 
iawnder: ihaid iddynt ddyoddef cospedigaethau yr ail farwol- 
E^eth befyd. 



CDGORN 8RION. 


ai 1 ; 


Maeyrun c»elh<ier yn erliyn pob ymddyglad anrhinweddol 
y e> «îdysjîu yn Llyfr Morraon, fel y gwelir oddiwrth y 
djrfyoiailau canlyuol: — 

‘•Ow! y doeth, a’r dysgedig, a'r ryfoethog, y rhai ydyni wedi 
ymchwyddo yn malchder eu culonau, n’r holl rai atiíd ýn preg 
ethu gaii-athrawiaelhao, a’r holl rai sydd yn cyllaŵni godineb, 
ae yn gŵyrdroì fl'ordd uniawn vr Arglwtdd; gwae, gwae gwaa' 
iddyut hwy, medd yr Arglwydd 'l)duw HoUalluog, canys hwr a 
wthir i lawr i uirern.’’— 2 Nephi, xli, 2. 

Mae y prophwyd Alran, pan yn llefaru wrth ei fab ar yr un 
pwnc, yn dywedyd, — 

“ Al wyddost li, fy mab, fod y petliau hvn vn ffieidd dra 
yn ngolwg yr Arglwydd ; ie, y ffieiddinf o boh 'pe, Imd, oddieithr 
lywalltiau gwaed gairion, neu wadu vr Ysbryd Glàu Alma 
xix, I. 


llewn man arall, raae yr Arglwydd yn dywedyd wrth gyn- 
breawylwyr Anierica, fel y canlyn: — 

“ ' r w yf •>» V Arglwydd, yn ymhvfrvdu mewn diweirdeb ben 
ywod. A pbuteindra sydd ffiaidd ger fy mron i; felly v dt wed 
Arglwydd y lluoedd. Am hyny, v bobl htn a gant 'gad'w fy 
ugorchymynion i, medd Arglwydd y lluoecld, neu ynte, rnelldiged- 
ig fydd V tir ereu mwyn hwynt. Canys os myli, 'medd Arglwtdd 
y lluoedd, a gtfoduf i nii had, :ui a orchymynaf fc mhobl ; onide, 
hwy agant wrandaw ar y pethau hyn. 'Canya wele, rryfi, yr Ar 
glwydd, a welais dristwch, ac a glyttais alnr merclied fv rahobl 
yn ngwlad Jerusalem, ie, ac yn holl diroedd fy mhobî, o her- 
wydd drygioni a ffieidd-dra eu gwyr. Ac ni ddyoddefaf fi , medd 
Arglwydd y lluoedd, i waedd merched prydweddol v bobl ìit n v 
rliui a arweiniais allan o wlad Jerusalem, ddtTchafu ataf ri yn 
erbyn meibion fy mhohl, medd Arglwydd y Ìluoedd; cants ni 
chant htty gaethgludo merched fy mhobl.o herwydd eu tt nerwch. 
oddieithr i mi ymweled à hwynt â melldilh d' âl, liyd at ddints' 
trio; cauys ni chunl hnleinio, yn gtffi-lth iddyn't hwy gt'm 

medd Arglwydd y lluoedd.”— Llyfr Jacob ii, 6. ' 

Pan ymddangosodd yr Iesu i’r hen Nephiaid, yn y gogledd- 
barth o'r hyn a alwn yn America Ddeheuol, efe a’u dysgodd 
hwynt ynghylch gudineb, yn y geiiiau hyn : — 


“ W ' le . y raae yn y'grifenedi» gan v rhai gvnl, Xa wna odineb 
e.thryrwyf fi « n dywelyd wnhych ch«i, fol tr hwn svdd vn 
edrych ar w.uig, iw chwennych, wedi gwneuthur eisnes odineb 4 
h.yneigalon. Wele. yr wyf yn rlmddi gorchtuitn i chwi, na 
oddefoch aJnn ». peil.au hyn i fyned i mewn i'ch calon; canys 
y ruae yn well ì chwi yrnwadu â'r pethau hyn, yn yr hvn y bydd- 



1)8 


CDGORN SEION» 


wch Tn cymmeryd i fvny eich rroe», nag i chwi gael eich bwrtr i 
uffern.” — Llyfr Nephi, lud. 394. 

Mae yr un alhrawiaeth yn cael ei dysgu yn y dadguddiadau a'r 
gorchymyuion, a roddwyd trwy Joseph, y Gweledydd, i’r eglwys 
hon. Yn Chwefror, 183), yr Arglwydd a lefarodd fel hyn 

“ Tydi a geri dy wraig â*th holl galon, ac a l vni wrthi hi a neb 
arall ; a'r hwn a edrycho ar wraig i’w chwennych hi, a wada y 
ffydd, ac ni chaiff yr Yebryd, kc onid edifarha, efe a deflir allan. 
Na wna odineb; a’r hwn a wna odineb, ac ni edifarha, a deflir 
allan ; ond yr hwn a wnaetli odineb, ac a edifarha â'i holl galon, 
ac a’i gadawa, ac ni wna felly mwyach, tydi a faddeui idilo; 
ond os gwna efe odineb dracliefn, ni chaiff faddeuant, eithr * 
deflir allan.” — Ath. a Chyf., dos. xiii, gwa. 7. 

“ Ac os bydd i ryw ddyn neu wraig gyflawni gndineb, efe neu 
hi a gaiff ei brofi gerbron dau neu ragor o b&nuriaid yr eglwys, 
a rhaid sefydlu pob gair yn ei erbyn ef neu hi trwy ddan o 
dystion o’r eglwys, nc nid o’r gelynion : a goreu oll, os bydd ych- 
waneg na dau o dystion. Ond efe neu hi a gondemnir trwy enan 
dau o dystion, a’r henuriaid a osodant yr achos gerhron yr 
eglwys, a’r eglwys a godant i fyny eu dwrlaw yn ei erhrn ef 
neu hi, fel yr ymddyger atynt yn ol cyfraith Duw. Ac os 
dichonadwy, y mae yn anghonrheidiol fod yr esgob yn bresennol 
hefyd. Ac fel hyn y gwnewch yn mhob achosion a ddygir ger 
eich bron cliwi.” — Dos. xiii, gwa. 2*2. 

Mae y Saint yn cael eu gwahardd trwy Ddadguddiad, i dderbyn 
rhyw bersonau i’r eglwys. Dywed yr Arglwydd — 

“ Wele, yn wir, meddaf i chwi, pwy brnag yn eich plith chw» 
» osodant ymaith eu cydytiimeithion o herwydd godineb, neu 
mewn geirÎHu ereill, os tystianl ger eich bion rhwi mewn poh 
gostyngeiddrwydd calon mai fe'ly y tnae yr achos, ni chewcli eo 
tatìu hwynt allati o'ch püth chwi ; ond os cewch fod rhyw berson- 
au wedi gadael eu oydymmeilhion o herwydd godineh, ac mai 
hwy eu hunain yw y trosedd«yr, a bod eu cydymmeithion yn 
fyw. bydded iddynt gael eu taflu allan o’cli plith chwi. A thra- 
chefn, med'laf i chwi, byddwch wyliadwrus a gofalus, gyda phob 
yrachwiliad, na fyddo i chwi dderbyn neb o’r cyfrvw i'ch plith, 
os byddant wedi priodi ; ac os na fyddant wedi priodi, rhaid 
iddynt edi^arhan am eu holl bechodau, onide na dderbyniwsh 
hwynt.*’ — Dos. xiii, g w a. 20. 

A thrachefn, gair yr Arglwydd a ddaeth at Joseph, y Gweled- 
ydd, yn Awst, 1831, gan ddywedyd — 

“Yr oedd yn eich plith chwi odinebwyr a gndineh-wragedd ; 
rhai o honynt n droisant ymaith oddiwrthych, ar eieill a arosant 
gyda chwi, y rbai a ddadguduir yn ol lUw. Bydded i'r c\fryw 



oneon-s «eios. 


■ar» 

«•hd7Í »e edifarhRU rn fuan, rhmg i fúrniiii ddrfod «rnrnt 
meftyé m«Kl, »c i'» (Toiineh K«el ei wneyd yn eiîlur, »’u gweith- 
redoedd a'u eanlynanl hwy yn nuolwft y hohl. Ac yn wir, meddaf 
4 chwi, megv« y dywedti» o’r blaen, yr hwn «ydd yn edrycb »r 
wraig i'w chwennychu hi, neu o* bydd i neb gvHawni gndiueb 
yn eu calnnau, ni chnnt yr Yshryd, ond gwadant y ifydd a 
dychrynant; gan hyny, myfl, yr Arglwydd, ■ aidywedaia y bydd 
i’r nfnng, a’r anghredinwi r, a'r holl gelwyddwyr, a pbwy bynag 
a hnffaut ac a wnant anwiredd, a’r puleiniwr, a'r hudolwr, gael 
eu rhan yn v llyn «ydd yn llosgi â tlian a brwmstan, yr liyn yw 
yr ail farwol’aetii. Yn ẁir med.iaf, ni chant hwy ran yn yr ad. 
grfodiad cyntaf. Ac yn awr, wele, tnvfi, yr Arglwydd.wyf yn 
dywndyd wrihvch, nid ydych i ch cytìawnhau am fnd y pelha» 
hyn yn eich plitli chwi; er hyny, yr hwn «ydd vn parhau muwn 
ffydd ac yn gwneulhur fy ewylly» i, hwnw a urcbfyga, ac a dder 
hynia etifeddiaeth ar y ddaear pau ddaw dydd V gwcddnewidiad." 
— Oo«. ig, gwa. 4, 5,<ì. 

(I'w búrhau.) 


CYNGHOR A CHYMMANFA OYFFREOrNOI, NK!I,L- 
DUOL YN NGHYMBU, 

A (jynnaliwyd yn Nrwnid y Cymreigi/ddion, Merthyr, ar y 12/ed, y 
J3cy, <t'r I ii'j o Fatcrlh, IS53. 

[Paili.nl o dud. IU5 ’ 

DVUD LLU N. 

Dey o’r yloch yn y boreii. — Agorwyd y Cynghor trwy ganu, 
•“ Hyfryd cwrdd un waith yn rbagar,*' a thrwy weddio gan yr 
Henuriad John Davis. 

Cymmerwyd Uywyddiaetli y cyfarfod gan yr Henuriad Daniéí 
Spencer, megyê ag y penderfynwyd boreu dydd Sadwrn. 

Yna dilynwyd yr arhnliad yn uilaen o’r Ue V gadawyd ef no» 
Sadwrn, a chytunwyd yn uiifrydol i gyflwyno yr oll i «ylw y 
Llywyddiaeth o Liverpi ol, er ei benderfynu. 

Yr Ilenuriad Daniel Spencer — Nid wyf fi yn myned i bender 
fynu y materion, ond yn unig gwneyd ychydig o sylwadau 
rhag arweiniol. Mae yn rhaid i rywrai aberthu teimladau, cyn 
y gellir cael lieddwch a bendith Duw aryroll; canys mae ytt 
anmhosibl cael heddwcii He bo anghydfud, heb fod rhai yû 
aberthu eu teimladau. Yr wyf yn cofio am swiddwyr uchel yn 
yi eglwye hon yn amryson á’u gilydd, ac yn edifarbau dracbefn 



220 


CDGORN 8EION. 


a chymraodi d’u giljdd, a phenderfynu gadael pob peth d-rreg ? 
ddarfod, pan yr oedd hai o bob ochr. Frodyr, fe ymddengyt 
eich bod chwi wedi cael cam, ac fe ymddengys fod llawer » 
feiau ynoch chwi eich hunain hefyd. Beth a wnewch, ynte ? Ai 
peidio raoddeu, a gweithredu yn ol ein teiinladau a’n hewyllyt 
•in hunaiu? Dyna fel y gwna y byd, a dyna fel yr yraranant 
yn barhau8. Ond y mae ardderchogrwydd trefn teyrnas Dduw 
i’w weled yn rhagori ar bob trefn o eiddo dynion, trwy ei bod yn 
gofyn i ddyn ddangos cymmaint o gariad tuag ati, ag y gall 
ddyoddef am ychydig, er ei fod yn cael cam; ac ar ol i’r dyn 
hwnw aroa am ycbydig, dacw fe yn cael ei wobrwyo ar ei ganfed, 
byd ne9 y mae ei galon yn llawenhau ; ac y mae’r dedwyddwch 
a fydd ef yn fwynhau yn gyru y meddwl ani yr holl groesau a'r 
dyoddefiadau a gafudd i fòr anghof. Belh a wnewch chwi yn yr 
amgylchiad hwn, ynte ? Ni ellwch wneurhur £im yn iawn eich 
hunain : y peth goreu a ellwch wneyd yw yraostwng i bender- 
fyuiad y Llywydd S. W. Richards. Beth fyddai y canlyniad i 
chwi wrthod ei benderfyniad ef ? Byddech yn tori eich huuaia 
allan o eglwys Dduw yn union. Beth fyddai eich sefyllfa 
wedy’n ? Byddech wedi dyoddef peth yn yr eglwys hon, ac wedi 
methu dal yn hwy ; felly ni chyfrifid chwî yn deilwng o’r gogon- 
iant nefol. Gofynaf i chwi, A ydych chwi yn dyoddef newyu r 
neu roddi eich bywyd yn aberth ? Mae rhui wedi gwneuthur 
hyny cyn hyn. Yr ydych trwy ddyoddef yn debyg i’r tTermwr r 
yr hwn oedd wedi rayned i drafierth a cholled mawr i hau ychyd- 
ig yma ac ychydig acw; yr ydych chwithau, efallai, wedi rhoddi 
peth arian yma, a pheth acw. Paham y mae’r ffermwr yn myned 
i'r fatli gost a thrafferth ? Fel y caffo fedu a llanw ei ysgubor â 
gwenith newydd, ac yn y pen draw gwneuthur ei hun yn gyí ‘ r 
oelhog ; byddwch chwithau hefyd yu gyfoethog, os dyoddefwch ; 
canys gwobrwyir chwi ar eich canfed v medd Duw. Dywed yr 
Apo3tol Paul ei fod vn diolch am gael ei gyfrif yn deilwng i ddy- 
oddef. Beth ped elech â’cli achosion i’r nefoedd? Byddai yn 
rhaid i chwi foddloni i benderfsniad Duw. Yr ydych wedi eich 
gosod yn yr ysgol ganddo ef yn awr, fel y caffio brawf o honoch, a 
gweled os ydych yu deilwng o gael eich gwneyd yn freninoedd 
ac yn offeiriaid yn ei deyrnaa. Efe a brofodd Israel yn yr anial- 
wch ; a thrwy iddynt hwy wrthryfela yn erbyn Moses ac Aaron r 
xii cbyfrifodd Ef hwynt yn deilwug o gael cadw offeiriadaeih 



UDGOHN AEIOfl. 


WT 

Ilelchisedec. Mao Eí wedi eich profi thniihau mcwn un prnwí, 
ir, rocdduf mewn un prawf byclian, sef trwy ganintâu i’ch arian 
gae* cu cain ddofnyddio : nid yw hyuy yn lawer o brawf ut yr 
byn a gewch, oa achuhir ch«i. Yinnbtyngwch i henderfyniad yr 
otfeiriadaeth, ac fölly ni ddaw niwed i chwi. Yr ydych chwi yn 
dyrgu eich plant, o herwydd y gwyddoch yn well ná hwy. 
Ileddyliwch pe dywedech wrthynl aro beidio gosod eu dwylaw yn 
y tftn : pa fudd y gallant beidio cael eu lloagi, «a na wraudttwant 
arnoch chwi ? Ond pan losgant rywhryd, y maent jn cael 
ychydig o ysgol, ac ni wnant y fath beth wedy’n, a chyduahydd 
ant mai chwi a wyddai oreu. Frodyr, ufyddhemch i beuderfyn- 
iad eich Llywrydd, ac aberthwch eich teimladnu celyd ; ac yna 
cbwi a gewch undeh a chariad,a dylanwadau hyfryd yr Ysbryd 
Glln, hyd nes y ilawenbewch ac y byddwch yn benderfynol • 
ymlyni wrthi trwy y cwbl. 

Yr Henuriad Levi Hichards — Mi a ddywedaf ychydig mcwn 
cyssyllliad â’r amgylcbiad presennol, a pba beth sydd oreu i ni 
wneyd. Cyn pen uemawr atnser gelwir chwi i lanw cylchoedd 
llawer mwy anrhydeddus oá r cylcboedd a leinw eich Uywyddion 
yu bre8ennol. A ydych chwi yn barod i lanw y rhai hyny yn awr, 
neu a allwch cliwi lanw cylclioedd eich llywyddion yn well nâ 
hwy eu hunain yu awr ? Os nad ydych yn burod at hyny, ym- 
barotowcli, a chesglwch ddigon o Yshryd a gallu Duw am danoch 
erbyn y caflfoch lauw cylchoedd nwcb. Gwn fod ei«h llywydd- 
ion presennol chwi yu ddynion Duw, uc y gwnant eich Uywyddu 
yn iawn. Pa fodd y gweitbredwn yn yr amgvlchiad presennol? 
Yr ydyra yn debyg i ddau gi ag oedd yn croesi afon ddofo a 
flTrydwyllt ar bren cul, a'r naill yn dyfod yn erbyn y llall, gan 
gyfarfod á’u gilydd yn y canol. Beili ped elent i ysgyrnyga 
dannedd ar eu gilydd, a cbwyrnu, a phob un nr»or benderfynol â’r 
llttll i heidio yroostwng ? Byddui yn rhaid i un, os nid y ddau, 
gwympo i’r afon, a chael eu dwyn ymaith gyda’r ffrwd. Beth 
oedd yn oreu wneuthur, ynte ? Yr oedd yn rhwid i un orwedd 
i lawr, ac i’r llall fynod drosto; ac felly y ganaelliant, gan fyned 
hob un i’w ffordd ei hun yn Uawen ac heddychlawn, heb wlychu 
gymmaint â’u traed. Bydded i ninnau deimlo i faddeu gwen- 
didau y naill y llall, gan fod gwendidau yn mhnwb o honora ; a 
bydded i ni ufyddhau a boddloni i henderfi niad ein Llvwydd 9 l 
W. Hicbards; a pha beth bynag a ddywedo efe, dywedwn mai 



UBGOEN ftEIOtf. 


m 2 

«ddiwrtb yr Arglwydd y raae, a UoeJdiwn aroen, ac yn mlacn « 
ni. [Pawb yn cyd waeddi “ Araen.’*] 

Yr Henuriad Orson Spencer — Yr wjrf yn deall wrth wynebam 
y dynimn sydd yma o’m bia»*n, eu bod yn lu o ddynion deallgat 
r n dal yr Oífeiriadaeth santaidd. Yr ydycit yu bobl dda, a'cli 
•cymharu â’r rhai aydd oddi allan i’r eglwys, a llai o bechodam 
ynoch nag avdd ynddynt hwy. Mae yn rhaid i*n gwendidau, 
m’n pechodau, a’n beiau gael eu harolygu cyn y gwneir ni yn 
bnr. Pan ewch i Seion, cewch eich dysgu, eich hyfforddi, a’ch 
irin hyd nes y deuwcli yn bur. Ni all y byd ddyoddef gael eu 
beiaa wedi t-u dweyd wrthynt, o herwydd fod hyny mor groea 
i’w teimladau uchel a balch, ac felly raaent yn roethu dyfod yn 
on. Rhaid i ni aberthu teiraladau, os deuwch yn un ; a’r hwm 
ni ddaw yn un, sydd yn tori ei hun allan, a thadu ei hun ymaith fel 
cnngen gryn i gael ei sathru. Mao yn rhaid i ni ddyoddef 
caledi a thrafferth er rawyn teyrnas Dduw. A ydych chwi yn 
«caru eich bwyd, eich dillacJ, neu foddlotti eich teiralad, yn fwy 
nà’r Ysbryd Glân a dderbyniaeoch ? Byddai yn well i ni aberthu 
bwyd, arian, dillad, teimladau, a phob peth arall sydd genyra, ni 
cholli yr Ysbryd Glâu. Ni allwn fod yn golledwyr o herwydd 
<;ara-ymddygiad ereill, os na chollwn yr Ysbryd hwn. Gallai dyn 
deiinlo yn llawen, nt bydd yr ysbryd hwn ganddo, er ei fod yn y 
cyfTion, neu gael ei freichiau wedi eu liyegaru oddiwrth ei gorff, 
neu gael dyoddef marwolaeth er niw\n Crist a’i achos. Ond o’r 
ochr arall, os dyoddefa dyn, ac os gosndu efe ei hun mewn 
«efyllfa wrthryfelgar, eíe a â i uffern. Yr oedd pethau yn argoelt 
i mi ar y dyntaf y buasai rhyw ymraniad yn cymmeryd lle 
rma, ond n»i a brophwydaf wrthych yn awr, y blodeua Saint 
«Cymru fel y rhosyn etto, ac y bydd i’w dewr feibion gyhoeddi 
iachawdwriaeth trwy ei dyffryuoedd ; a’u llafur a goronir â 
llwyddiant, a bydd lluoedd yn bendithio enw Duw Israel, am y 
/rainto ddyfod i'r goleuni, a hyddant yn edrych arnoch chwi fel 
rhai bendii»edig vr Arglwydd, ag sydd wedi dyfod â newyddion 
da o lawenydd mawr i feihion a merc.hed Gwaìia. Yr Arglwydd 
x frysio yr amser dedwydd i dJyfod i ben, yw’m dymuniad ar eich 
rhan. Amen. 

Y Llywydd S. W. Richards — Yr wyf yn cyfodi o’ch blaeu, 
/rodyr, dan grvuu, wrth feddwl am bwysfaw rogrwydd y cyfrifol- 
deb u orphwys ainal’ yu bresennol; o berwydd yr wyf yn teirale 


ODGORN SEION. 


2t3 

fod (y mrodrr jn sros i glywed fy mhenderfyniad, g«n feddwl 
efnllai y bydd yn pendorfyoa tynghed ihyw un, nou ryw rai aydd 
yn fv nghlywrd. Gofyunf, u ydych chwi yn credu y b>dd fy 
ngcirÌBU yn fywyd i ch"i,uc yu ddiwedd i’r aroryson sydd yn 
hodoli } r A y«lyw y ffydd hono yn eich roeddiunt ag a’ch ar- 
wciniu i weddio ar liduw i’m hendilhio i ddweyd wrthych pu beih 
svdd yn iawnr Oaydych >n credu nn ddywedaf ddim ond yr 
hyn a fydd yn unol à’ch teimUdau, dicbon y aiomir ehwi; ond 
oa credwch y dywedaf yn iuwn, pa uu a grocsaf eich leiinladaa 
aeu heidio, chwi n gewch Yabryd Duw, ao a gewch foddion 
rwydd ; eithr oa credwch fel arall , efaliai y dcrhyniwch rywbelh 
nad ydych yn erfyn am duno. Dyinunuf eicli ffydd a'ch gwedd- 
iau, fel y gallwyf iawn hnyao yr hyu a ddy«rdwwl Ond, a 
ydych chwi yn teimlo y burnaí yn iawn ; dyna y prif beth : oa 
cawn wybod hyn, cawn wybod pu un a ellir cael undeb nau 
bcidio, a’ch bod yn foddlawn gadael y cyfan i ddarfod ar ol 
beddyw. Os ydych yn foddlawn, urwyddwch. [l’obllaw i fyny.J 
Yr'wyf yn teirolo yn ddiolchgar um hyn, frndyr. Yn awr, yr 
wyf wedi gwrandaw* arnoch chwi yn liysby*u eich teimladau a’ch 
ach w yniadau yn erhyn y Llywyddiaeth nm ddau ddiwrnod, uc y 
mao llawer o lionoclì ag aydd wedi Uefaru yn haeddu pelh 
cerydd ; etio, gwn nad ordd un tuedd ynoch i dynu teyrnas 
Dduw i lawr. Yr wyf yn gwybod i’ch leiiiiladHii gael en dolorin, 
a’cli bod vn dtngsyl cael c>ti , twnder pan ddeuai yr Heuuriad D. 
Jones yn ol. Gofynwyd i ini os w j4 yn e> m i eradwyo yr hvn 
oll a wnaed > ma yn Nghyinru yn yr amaer aydd «edi myned 
heihio. Na, nid nyf yn cymmeradwyo y cy aii. Mae y Llyw. 
vdd Philli ps wedi dyoddef goiniod gyda eich diweddar lywydd 
Thomas Pugh, ac ereill mewn cysaylltiad ag ef; nc yn y cyfamaer 
vr oedd we<li esgeuluso edrych digon er aduahod ysbryd y Saint, 
a gwrthwyrebn angh> fiawnder ; ac y mae ef widi cael teimto 
hvnv vn awr, a dinu y gofala yn well o hjn al'.an. Dyna oedd 
vn achosi v rhan íw.af n*r teimhuldu yn ei erhyn. Ni ddylaaat y 
brawd Phillips oddel i Pugh yti ei bregpimoldeb ddrwg.liwîo yr 
Henuriad Dan Jones. trwy giarad yn fycbanus am dano; canyt 
mi wn fod cyinmeriad da \’r brawd Jones >n y Dyffryo, ac nad 
oedd sail i'r peihau ag oedd yn cael eu taenu am dano. Nid ym- 
ddengys fod y teimladau, elallai, gymnirtint yn erhyn yr Henor- 
iad J. Davisj ond y man yntau i’w íeio um aduel Pugh »’» 



ODGORN ÄEION. 


524 

frodyr i gael cyromnint o’u flT-r «lcì, a hvny yn groei» i ’w deimlad- 
aii. Mae yn ddyledswydd «r y l.lyuydd riiillipa ac yntau i 
gydnabod hyny. A yw yr Henurind D. Jones, ynte, yn ddifai ? 
Mae efe yn ddyn rio, ac wedi ily f» d yn ddiaeddar o Seion i 
wneutliur d.iioni yma. Pith gvrliOHddodd yina, yr oedd rhai yn 
ineddwl ei fod yn (lyfod i lywyddu, a tlirwy hyny yr oeddynt yn 
yiDgaog'iU eddiaingylch iddo, gan ddwuyd eu hachwynion, a 
ìneddwl mai efe oedd y dyn i’w hiachâu : a chyd-ynideirolodd yn- 
tau A Iiwynt, yn ei awydd i’w llcsoli, pan o’r ochr arall, pe buas- 
»n i yroa, efullai y teimlaswn i’w gyru oddiwrthyf. NiJ i fod yn 
llywydd y danfonwyd y brawd Jonee,eithr i fod yn gynghorwr i’r 
Idywydd, ac y n lywydd ar y gynnadledi hon. Yr oeddech ohwi, 
frodyr, yn feius ain eich bod yn meddwl fod y brawd Jones yn 
dyfod i fod yn llywydd arnoch ; canys yr oedd yma lywydd yn 
burod, yr hwn a feddai fwy o allu i’ch iacháu nag a fedda y 
brawd Jones. Pan gyrhaeddasoin ni yma nos Wener, cefais 
allan nad oedd eich Llywyddiaeth mewn tuimladau da tuag eu 
gilydd; ac yr wyí wedi cael teimludau felly ynoch cbwithau,yr 
hyn ni allai lai nâ bod. Gullwn ddangos i chwi lawer o’ch ffael- 
eddau uch colliadau, pe caniatâai umser. Gallasai pethau fod 
wedi eu huniawni heb i ni ddyfod ymu, pe buasai eich Llywydd- 
iaeth mewn undeb. Gyda g<dwg ar yr uriau a acbwynid fod y 
Llywydd Philltps wedi eu caui.ddefuyddio, cbwi welsoch i byny 
gael ei brofi yn hollol i’r gwrthwyneb. Yr oe.ld bai ar y Llvw- 
yddiaeth yroa na fuasent yir derbyn y brawd Jones raewn gwell 
ysbryd, fel y leirolai i fod yn fwy unol â hwynt; canys y mae 
efe yn ddyn Duw, uc wedi derbyn ei gynnysgaethiad, ac yn 
nieddu gallu Duw, a’r angyliou yn ei wylio, fel hefyd y maer 
brodyr Jeremy a Daniels. Yn awr, dysgwyliaf i r brodyr Phil 
li.ps, Davis, a Jones, i hysbysu eu itîmladau, a pha fodd y roaent 
yn teiuilo i gofleidio eu giiydd, ac i foi mewn undeb. Pan ddaw 
y Lywyddiaeih hon i uudeb, fe dduw y bubl hefyd. Nid ar 
unwaith y daeth y teiioladau celyd hyn i’ch uiysg, eithr y roaent 
wedi dechreu, fel yr »vf yn deail, er ys dwy Hynedd neu ragor, 
ac y mae yn ddrwg genvf am yr amser y daeihant gyntaf; ac yn 
uwr, frodyr, deuwcli i deimludau da, ac undeb, a chyfrifwch y 
cyfan ir.egys wedi myned heibio, canys ni ellir ei alw yn ol. Aui 
hyny gweithredwch yn well o hvn ullan ; ac os gwuaethocu 
niwed i rywun, gofynwch ei fuddeuant. 


t’DGOílN SEION. 


ru> 

Tnn ▼ Llnffjddiaelli Gymrcig a dystiasnnt cn pcnderryniad 
diyagng i gyd ymdrcchti mctrn undib a ctiariad i lesoli y Saint, 
drwy gyfluwniad o'u dylpdswyddnu \ n fwy nag erioed. 

Yna y Llywydd Richards a ychwauegodd fel y canlyn — Na 
fydded i uii o’r Suint geîlwair ft*r cgwyddor o 11 liriodus Nefol- 
aidd;** pe syrthiai un o honoch i’r tr«<scdd o ndincb, yn onwedig 
•r ol chpI inaddeuant nin hyny o*r blaen, gulleeh dynu ystaeu 
arnocb eich hunain na ellid ci thynu ymaith bylh ! Yr wyf yn 
eich caru yn fawr\ oc mi a weddiaf yn dacr drosoch. Dymunwn 
i chwi fyned yn mlaen o hyn allan à bendilh yr Arglwydd ar eich 
pcnau. Hyn yw fy ugweddi ar eich rhau cbwi oll, yn onw lusa 
Grist. Amcn. 

Yr Hennriad I,evi Richards — Yr’wyf wcdi cael fy moddhau yn 
V mesurau n gyramerodd y IJywydd S. W. Itichards i’ch bodd- 
loni ; ac yr wyf yn dymuno i Dduw dywalll bendithion aneirif 
ar bcn cenedl yCyrary, yn enw Iesu Grist. Araeu. [Y gyn- 
nulleidfa yn cyd waeddi Amen.'*] 

TwrfynwyJ trwy weddi gan y Llywydd S. W. Richards. 

RicnARU Moruis.Ì , r 
William Lswia, 


SECTARIAETH YN Y FAOL. 

[P.lbad o dud. 2)2.] 

Mae yma lo difyr, on’il oes, foneddigion * 

Awn ctto i 'stafell lu liwnt i’r colnddion ; 

Ao wrth íyned heibio, cewch weled draw oror 
Y maes gwerthfawr hwnw lle cafwyd y trysor. 

BYRDWN. 

Wrth weled peth fel hyn, pwy all feio y Mormon 
Am chwerthin ha, ba, ha! am ben y Parebedigion > 

Mor werthfawr yr olwg, mno yma rai porlan 
Yn mol y parchedig, beth ddywed y SeÌDtiau > 

Rhv faith ydyw enwi, mae'n destun rhyfeddod, 

I feddwl fod Crlslion yn meddu’r fath geudod ! ! 

Wrth weled peth fel hyn, Stc. 


•3DOORN SBION. 


33Ä 

O 8yndod y bvd, rhy w olwg ryfeddol, 

Fod gan y parchedig fatli geudod aruthrol, 

A hwnw yn orlawn o bob peth fodola; 

Pa ryfedd fod gofal gan hwn ara ei foía. 

Wrth weled peth fei hyn,&c. 

Tnddo mae trafod y blawd yn beceidiau, 

Ynddo mae digon o wenith ao el’rau, 

Ynddo raae meistri a gweision yn lluoedd, 

Ynddo raae planu a rhentu gwinilanoedd. 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Yuddo mae cynnal rhai fleiriau cyflogi, 

Ynddo raae gwleddoedd a dyddiau priodi, 

Ynddo mae dynion yn gwa’dd i neitliiorau ; 

A thyna’r gwahoddwyr cliwi welwch yẃ’r Seiutiaa. 
Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Ynddo mae prynu a gwerthu rhai tiroedd, 

Ynddo mae dynion yn rhanu eu daoedd ; 

Ynddo mae hefyd goed ffîgys yn tyfu, 

Ond nid oes fawr rhinwedd i ffigys gynnyrcbn. 
Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Ynddo raae’r bugail trwy ddrysni y tewfrig, 

Yn chwilio yn ddyfal y ddafad golledig ; 

Ac wedi ei dwyn adref raae pawb yn sirioli, 

A’r bugail a chanddo gant cyfîawn yn pori. 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Os trowch i’r llaw aswy cewch wel’d adeiladwyr, 

A rhai’n á’u holl egni yn gweithio yn brysur ; 
Mae'n rhaid i fod yraa le da i sylfaenu, 

Oblegid mae ceudod yn gadarn, rhaid credu. 

Wrth weled peth fel hyn, &e. 

Tua milltir a hanner îs dosparth y ddwyfron, 
Cewch weled rhyw advn o fachgen afradlon, 

Ar feu5vdd pellenig y bola aruthrol, 

Yn rahlith y puteiniaid yn gwastraífu ei waddoî» 
Wrth weled peth fel byn, &o. 



L'DGORN 6CIOM. 


va 


Mae’r bola yn cynnwys rhjrw foroedd anfertbol, 

A 11 (i o farsiandwyr yn morio yn wrol, 

I gasght trysorau o wledydd p«*llenig; 

On’d oes gan bregethwr rhyw fi.la mileinig? 

Wrth weled peth fel hyn, Ac. 

Yn awr, foneddigion, rhowch glust o wrandawiad, 

O’r holl ryfeddodau cewch genyf esboniad ; 

Chwi welwch yn fuan, mae gair i cliwi’n ddigon, 

Taw’r bn’a yw delw yr holl Barchedigion. 

Wrth weled peth fei hyn, &c. 

Bu Pedr yr apnstol yn rhoddi darluniad, 

Mai bola gorddiog yw helynt y farchnad ; 

Pa ryfedd, gan fod y fath draíBc â hvna, 

I’w gael bob mynydyn yn nghelloedd y bol». 

Wrth wcled peth fel hyn, Äcc. 

Pa ryfedd yw gweled bwksteriaid ysorydol, 

Am ladd yr holl >eintiau a thwyllo y bobol t 
Ar fasgnach y bola daw blinder a gofwy ; 

Y mae gan bregethwr rliyw fola ofnadwy. 

Wrth weled peth fel hyn, &c. 

Gan gymmaint y rhagrith er denu dynolion, 

A chaffael y brasder a*r holi basgedigion, 

Bu Paul yr apostol p-an welodd eu traha 
Yn gwaeddi yu uchel “ eu duw yw eu bola I 

Wrth weled peth fel hyn, pwy al) feio y Mormos 
Aui chwerthin ha, ha, ha ! am ben y Parchedigion * 

Dewi Elfbd. 


AMUYWIAETHAU, &c. 

Fb ddylero gofio bob amâer fod addewidion yr Arglwydd tn 
cael eu rhoddi ar aramodau ; ac os na fydd yr amraodau yn «ae! 
eu crybwyll, y roaent yn gynnwysedig ac i’w deall. 

Rhai a fynant i ereill dybied yn fawr am danynt, er na d 
ydynt ond offerynau; yn dcbyg i’r dyn ffol h"nw a ddychymygat 
ei fod yn chwarae ar yr orgaB, pryii nad oedd ond cbwythu y 
fegin i roddi gwynt iddi. 



228 


UDGORN SBION . 


AIae gwagedd y byvryd dynol fel afon, vn rìiedeg îieibio yn 
wastadol, ond etto yn dyfod yn mlaen yn barhaus. 

MvFyR!WCH bnb bnreu ar anaicrwydd yr amser i ddyfod ; a 
phob nos adchwiliwch weithrediadau y dydd a aeth heibio. 

Llonyddwch a heddwch a Úodeuant lle y mae rheswm ac 
uniondeb yn Uywodraethn ; a gwir lawenydd a deyrnasa lle y 
mao gwylder yn çyfarwyddyd. 

Y dyn da sydd yn ddedwydd mewn bywyd ac yn angeu : ond 
nid yw y drygionus yn ddedwydd yn un o honynt. 


OYLEDION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CYN'NAD LEHD AU A’R CANC- 
ENAU, AM Y CHWAUTER YN TERFYNU MAWRTH 31, 1853. 

Cynnadìe<l(l<tu—S'\r Fvnwy, £18 IGs lijc; Sir Frycheiniog, 
£3 9s3fc; Llanelli, £12 5 h 3|; Sir Aberteiíi, £I0 3 s 7§; Gog- 
ledd PenYro, £2 lls 9}c; Oorllewin Mnrganwg, £GJ 12s 5fc; 
Meirionydd, £2 I7s ll£e; Sir Ftìint,£ 1 1 Os lOc ; Môn, £9 llsSc; 
Dyffryn Cnnwy, £1 I3s 7fc; Sir DJinbycb, £12 I3s2fc; Caer- 
fyrddiu, £5 5s 3fc; Deau Penfrn, |3s 6c. Canyenau — Dinas, 
2s 9c ; Llanilltyd, ls llc; Pontvpridd, £2 ls 8c ; Cwmbach, 
£3 8s 0£c; Pendeulwyn, I3s ; Twynyrodyn, Is llc; Llandaf, 
I9s 7c; figlwýsnewydd, 9s 9c , Pontfaen, 17s ôc ; Caerdyf, 
£7 3s lOc ; Aberdnr, £12 ls 4Ac ; Aberamman, £5 5s GJc; Dow- 
lais, £6 7s 9§c ; Hirwaen, c£\ lOs 9c; Cwmhedd, £1 14s Sc ; 
Kvmni, £2 lGs jü§c; Genrgetown, £l 19« I lc; Merthyr, 
£G18s8|c: Pendaren, £5 lüs 4c ; Cefn,£4 2s2c; Ynysgou, 
£3 13s G§c; Gwernllwyn, £1 I7s 7^c ; Ffynnon-Tydtíl, 

£4 2s 10§c; Trnedyrhiw, I Is 4 jc; Rymni (Saes ), 12s llc; 
Gellifaelog, £2 2s 2c ; Aberdar (Saes.), £1 I3s5c; Cap Coch, 
9s 7c; Llanfabon, £1 U« lü^c. Cangen Gvmreig Liverpool, 
£1 llsOJc; D. J., £6 9s Gc. — Cyfanswm, £211 lOs 6|o. 

Taliadau oMawrth 25 hyd Mawrth 31.— Sir Fflint, £2 Ôs ; 
Llanilltyd, I3s Gc ; Pontypridd, £ 1 2s 9c ; Cwmbach, I5s Ifc; 
Twynyrodyn, 13s ; Llaudaf, 3s ; CwmneJd, Gs 6c ; Georu'etown, 
lls4c; Merthyr, 16s; Cefn,9sGc; Gwernllwyn, £2 ; Troedy- 
rbiw, 8s; Cup Coch, £2. — Cyfanswm, £12 3s 8£c. 

Ruybydd. — C aGnid yr Henuriaid David S. Jones ac Evan A. 
Williams, henuriaid teithiol yn ddiweddar yn Nghynnadledd 
Ddwyreiniol Morganwg, y rhai ydynt yn awr ar eu ffhrdd i Seion, 
eu tori allau ara ddysgu cyfeiliornadau ac ymddwyn yn anghrist- 
ionogol tra yn y wlad hon. 

“ D. W. M — Achwynwch wrth y brawd ei hun yn gyntaf. 

«r Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dauis , Printer , Johns Stree.t , Georgetoum , Alerlhyr. 


J. OAVI&, ARGBAPF YOD, U EET H V RT V U F I L. 



UDGORN SEION, 

N IU 

ŵfmt s #atnt. 


Riuf. 15.] EBRILL 9 , 1853. [Cff. V. 

PRIODAS NEFOLAI DD. 

[Parhad o dud. ÎI9 ] 

Yn v r boll ddyfynîadau blaenorol o diladguddiadau ben a 
di.eddar, gall pob un neled y «anlyniadau erchyll sydd yn 
eyfodi oddiwrtb yr yrowneyd lleiaf â’r chwantau pechaduru9 hyn. 
Y personau hyny a oddefant i feddyliau anrhinweddol ddyfod i 
tnewn i'w calonau, ac u’u mynwesant yno am fynyd, a gànt eu 
hnnain dan gondemniad ; y maent wedi tori cyfraith Duw ; 
maent wedi ymhaìogi trwy eu meddyliau drygionu9, ac oni edi- 
farhant, gwna yr Ysbryd ymadael oddiwrthynt ; canys nid yw yr 
Y9bryd Glân yn trigo mewn temlau halogedig — a hwy a adewir 
mewn tywyllwcb, a’u ffydd a ymfarweiddia, a llenwir hwythau ag 
ofn, uc yn y diwedd teflir hwy i lawr i uffern. 

Mae Saint y Dyddiau Diweddaf dan fwy o rwyrnau nag un. 
rhyw bobl arall ar yr holl ddaear, i gadw eu hunain yn bur a 
rhinweddol gerbron yr Arglwydd — i ymgadw rhag godineb, pnt- 
eindra, penrhyddid, pob cyssylltiad anghyfreithlawn, pob aflen- 
did, pob chwantau cnawdol, pob dymuniad anrhinweddol ac 
halogedig, a rhag pob meddyliau cnawdol a serchiadau anianol; 
canys yr ydym wedi cael ein rhybyddio yn ffyddlawn, dracbefn a 
thrachefn, trwy lais y Prophwyd a'r Dadguddiwr mawr hwnw, 
Joseph Smith ; yr ydrm wedi cael ein rhybyddio trwy lais vs 
brydoliad — trwy lais angylion— trwy lals hen brophwydi America, 
gan lefaru megys pe byddai oddiwrth y meirw, trwy gyfrwng eu 
hen gof-lyfrau — yr ydym wedi cael ein rhybyddio trwy lais Duw f 
15 



S30 


ÜDGORN SEIÜU . 


vn ein bn-gwth à dinj-str, ac à thrueni yr a i 1 /iirwolaelh, 03 oe 
fj-dtl i ni yragadw yn hollol rvdd a pliur oddiwrth yr holl chwant- 
au pechadurus ac enaid-ddinystriol hyn. Os gnrthodwn rybydd- 
iun mor fawrion, a phechu jd erbyn goleuni mor fanr, pa fodd y 
gallwn gael raaddeuant. neu ddianc rhag damnedigaeth uffern ? 
Mae yr Arglnydd ein Ouw yn Dduw santaidd a chyfiawn — yn 
ffyddlawn a chywir yn ei holl eiriau, ac ni wna mewn un raodd 
ẁyro oddiwrth yr liyn a ddywedodd ; canys barn a â 0 fiaen ei 
wyueb, a chyfiawnder ac uniondeb yw trigfa ei orseddfainc! O' 
chwi Saintyu y dyddiau diweddaf, a ydych chwi yn ymwybodol 
o’r cyfrifoldeb mawr, tra phwysig, a thragywyddol ag sydd yu 
gorphwys arnoch, i wylio drosoch eieh huuain, eich plant, s 
phawb sydd wedi eu rhoi dan eich gofal ? A ydycb chwi yn 
ymwybodol y bydd eich condemniad a’ch cospedigaeth mewn 
cyferbyniad i'r golettni a’r wybodaetb y pechwch yn eu herbyn ? 
Os ydych yn cwbl ddeail a gwerthfawrogi y rhybyddion a dder- 
byniasoch, dedwydd ydych, os ydych yn talu sylw ac yn ufydd- 
huu i lais yr Arglwydd eich Duw, canys mawr fydd eicli gwobr r 
a thragywyddol fydd eich gogoniant. Eithr os bydd neb yn 
eich plith yn caledi eu calonau, ac yn ymollwng i chwantau 
drygionus eu cnawd, a goddef i'w hunaiu ymhalogi trwy íynwesu 
yn eu raeddwl feddyliau anrhinweddol a cbwantau ansantaidd, 
hwy a ymwelir ar fyrder á barnedigaelhau trymion, a'u benwau a 
ddileir odditan y nefoedd, a hwythau a defiir i lawr i uffem, lle y 
mae wylofain, ac ochain, a fhinciun dannedd. 

Oddiwrtli y dyfyniadau a’r sylwadau blaeuorol, gwelir fod gan 
Saint y Dyddiau Diweddaf olygiadau caelhach am rinwedd, a'u 
bod vn ystyried eu hunain dan fwy o rwymau i ymgadw, nid yn 
unig rhag gweithredoedd anrhinweddoi, eîtbr rliag meddyliau 
anrhinweddol, nag un bobl arall dan y nefoedd. Ond a yw y 
Saint yn arddangos, trwy eu hymarferiadau, eu bod yn credu yr 
hyn y mae'r Arglwjdd wedi eu dysgu ar y pynciau hyn P A 
ydynt yn ymarferyd rhinwedd, yn gystal â rhoddi hyfforddiadau 
yn ei gylch ? Atebwn, liefared ymarferiadau deg mil ar hugain 
o Saint yn Utah; myneged dyeithriaid sydd wedi teithio trwy 
ein tiriogaetli flodeuog ;■ dyger tystiolaeth gan gof-lyfran y 
brawdlysoedd ; bydded i’r benywod a niweidiwyd, os oes rhai, 
cyBimeriad ac euw da pa rai a ddinystriwyd gan yr hudwr 
g,wael,. gvlioeddi* eu- oarawrij deued- bastarddiaid allau-, os oes» 



UDGOR N' 8EION. 3dl 

}tYík\ yn Utyh, i fod yn gofudail gyhoeddus o‘n gwaradwydd ; ob 
ceir ullan dý o gytnmeriad drwg trwy hyd a lled eio liriogaelb, 
yna cuddied y Saint eu gwynebau gan gywilydd, u gnridied 
meihion a merched Utah gerbron y nefoedd ; os ceir godiûebwr, neu 
hudwr rhiuwedd benywaidd, yn yr holl dir bwnw, yna yrowisged 
yr henuriaid mewn sachlian, a gosoded y Suioi am danynt alar- 
wisgoedd, ac wylo gnrbrun yr Arglwydd, ddydd a uos, hyd ues y 
cymraerer y drwg o’u canol. 

Ond ai nid oes gan rai o’r Saint yn Utah, fwy nag un o wrag- 
edd ? Oes: a chyromcrant ofal da ara danynt hefyd ; ac y 
roaent yn eu dysgu hwy a’u plant egwyddorion roawrion rhin- 
wedd a santeiddrwydd, trwy esiampl yn gystal â ibrwy hyíTordd- 
iad. Eithr onid yw yn bechadurus i ddyn feddu m«y uag un 
wraig yn fyw ar yr un pryd ? Os ydyw, nid yw y tíeibl wedi ein 
hysbysu ara byny. Eithr onid yw yn groes i’r grefydd Grist- 
ionogol ? Os ydyw, nid yw y grefydd Gristionogol uedi ei ddad* 
guddio fel drwg. Eitlir onid ydych yn ddiau yn roeddwl ei fod 
yn groes i ewyllys Duw, i ddyn, yn y dyddiau hyn, gyrotneryd 
atnledd o wragedd ? Ydym, oddieithr i Dduw eu rhoddi iddo 
trwy ddadguddiad i brophwyd santaidd. Ai nid yw yn groes i 
Ffurf-lywodraeth a ch\freithiau yr Unol Daleilhiau, i ddinasydd- 
ion Utah i ymarferyd ag amledd o wragedd ? Nac yw; ac uid 
yw Ffurf-lywodraeth na chyfreithiau yr Unol Daleithiau, wedi 
llefaru dim ar y pwnc o briodas neu berthynasau teuluaidd. 
Eithr onid yw yn groes i gyfreilhiau y Diriogaeth ? Nac y w ; 
nid vw Deddfwyr y Diriogaeth hono yn teiroìo i amddifadu eu 
dinasyddion o unrhyw feudithion a rhagorfreintiau a fwynheid, 
dau gyromerad wyaetb yr Hollalluog, gan y santaidd brophwydi 
a phutriarchiaid gynt. 

A ydych chwi yn credu fod Llyfr Mormon yn ddadguddiad 
dwyfol ? Ydym. A ydyw y llyfr hwnw yn dysgu yr athraw- 
‘aeth o aroledd gwagedd? Nac ydyw. A yw yr Arglwydd yn 
y llyfr hwnw yn gwahardd yr athrawiaeth o amledd gwragedd ? 
Efe a waharddodd i'r Nepbiaid gynt gael mwy nag un wraig. Pa 
betli a ddy’wed Llyfr Mormon ar y pwnc hwn ? Dywed fel y 
«anlyn , 41 Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Mi a arweiniais y bobl 
hyn allan o wlad Jerusalem, trwy nerth fy mraich,fel y cyfodwn 
î mi gangen gyfiawn o flrwyth Iwynau Joseph. Am hyny, myfi, 
^r Arglwydd, ni ddyoddefaf i’r bobl hyn wneutbur yn gyflelyb 



532 


UDGORN SEION. 


iddjnt hwy gynt. Am hyny, fy mrodyr, gwrandewch arnaf, a 
cblywch air yr Arglwydd ; canys ni chaiff un dyn yn eich plith 
chwi onid un wraig; a gordderchwragedd ni chewch un.” — I.lyfr 
Jacob 1i, 6. Pahara yr oedd y Nephiaid gynt yn cael eu cyfyngu 
i'r gyfundraeth un-wreigaidd ? Oblegid, yn gyntaf, fod nifer y 
gwrrywod a’r beuywod yn eu plith hwy, yn yr amser y rhodd- 
wyd y gorchymyn, ynghylch bod yn gyfartal. Yn ail, nid oedd 
un tebygolrwydd y boasai i farnedigaethau, rhyfeloedd, neu un. 
rhyw ddrygau ereill ag oedd i ddygwydd i'w cenedi, achosi 
anghyfartalrwydd yn nifer y gwrrywod a’r benywod. Yn dryd- 
ydd, yr oedd y gweddill bychan hwn o lwytb Josepb, ar y pryd 
hwnw, ynghylch bod yn gyfartal mewn cyfiawnder; ac yr oedd 
un ynghylch bod mor alluog â’r llall i gyfodi teulu roewn cvf. 
iawnder. Ac yn ddiweddaf, mae yr Arglwydd ei hun yn eu 
hysbysu, yn yr un cyssylltiad â’r dyfyniad a wnaethym,os mynai 
Efe iddynt wneyd ymarferiad gwahanol i’r hyn a ddysgodd yn 
flaenorol, fod yn rhaid i hyny fod trwy ei orcbymyn Ef. Dar- 
llena fel y canlyn : “ Canys os myfi, medd Arglwydd y lluoedd, 
a gyfodaf i mi had, mi a orchymynaf fy mhobl ; onide, hwy a 
gant wrandaw ar y pethau hyn.’’ Felly gwelwn, nad oedd gau 
ddyn yu mhlith y Nephiaid, yn ol cyfraith Duw, un hawl i 
gymmeryd mwy nag un wraig, oddieithr i’r Arglwydd orchymyn 
er mwyn cyfodi had iddo ei hun. Heb y cyfryw orchyroyn, yr 
oeddynt yn cael eu cyfyngu yn gaeth i’r alhrawiaeth un-wreig- 
aidd : “ onide," medd yr Argiwydd, “ hwy a gant wrandaw ar y 
petliuu hyn ;” hyny yw, heh orcbymyn pwrpasol, hwy a gaent 
wrandaw ar y gyfraith ag oedd yn eu cyfyngu i un wraig. 
Felly y mae yn Eglwys Saint y Dyddiau Diweddaf ; mae pob 
dyn yn cael ei gyfyngu yn gaeth i un wraig, oddieithr i’r Ar- 
glwydd, trwy Lywydd a Phrophwyd yr Eglwys, roddi dadguddiad 
i ganiatáu iddo gymmeryd rhagor. Heh y cyfryw ddadguddiad 
byddai yn bechadurus, yn ol Llyfr Mormon, y«hwn y gofynir i’r 
Eglwys hon ei ufyddhau. Gau hyny, y mae Llyfr Mornon yn 
rrwfaint yn gnethach ná’r lleibl ; ranys nid ocs dim yn y Beibl 
ag sydd yn cyfyngu dyuolryw wrth uu wraig, eithr y mae Llyfr 
Mormou yn gwahardd yn hollol i ddyn gael mwy nag un wraig, 
oddieithr i Dduw orchymyn fel arall. 

Yn awr, yn nochreund boreuol yr eglwys hon, ni roddodd yr 
Arglwydd orchymyn i ueb o'i weision i'w hawdurdodi hwynt i 



r DGOHN SEIOM. 


223 


RYmmeryd mwv nag nn wraig, eitbr yn y gwrthwyneb, dywedodd 
wrthynt am dalu sylw i’r hyn ag oedd yn ysgrifenedig yn Llyfr 
Mormon ; o ganlyniad, yr oeddynt hwy dau y rhwymau caethaf 
i gyfyngu eu hunain wrth un wraig, hyd nes y deuai gorchyroyn 
fel arall, yr hyn ni welodd yr Arglwydd yn addas i’w 
roddi i neb o honynt, cyn yn rohen oddeutu tair blynedd ar 
ddeg ar ol corffoliad cyntaf yr Eglwys. Gan byny, mae 
yr Eglwys o hyd yn cnel eu cyfyogu gon y cospedigaethau 
tryroaf, i un wraig, yn ol Llyfr Mormon, oddieithr roewn acbos. 
ion personol, lle y gwna yr Arglwydd, trwy ddadguddiad, gy far- 
wyddo yn walianol. 

Nid oes gan un dyn yn Utah, yr hwn sydd ganddo wraig 
eisoes, a’r hwn a all ddyinuno cael un arall, uurhyw hawl i 
wneyd cynnygiadnu priodas i foneddiges, hyd nes y byddo wedi 
ymgynghori â Llywydd yr holl eglwys, a thrwyddo ef, gael dad- 
guddiad oddiwrth Ddow, pa un a fyddai hyny yn gymraeradwy 
yn ei olwg. Os gwaherddir ef trwy ddadguddiad, mae hyny yn 
terfynu y mater: os, trwy ddadguddiad, y canialêir y fraintiddo, 
nid oes hawl ganddo etto i fynu gwybod teimladau y foneddigea 
ieuan<*, hyd nes y byddo wedi cael cyinroeradwyaoth ei rhieni, os 
byddaut yn byw yn Utah ; os na ellir cael eu cydsyniad hwy, 
mae hyn hefyd yn terfynu y roater. Eithr os bydd y rhieni, neu 
y gwarcheidwaid yn rhoddi eu cydsyniad, yna efe a all wneyd 
cynnygiaduu priodas i’r foneddiges ieuanc ; os gwrtboda hi y 
cynnygiadau hyn, y mae hyny hefyd yn terfynu y mater; eithr 
os gwna eu derbyn, yn gyffredin ueillduir diwruod gan y pleid- 
iau, er i’r seremoni briodasol gael ei gweinyddu. Maeyn aug- 
henrheidiol bysbysu, mai dyledswydd dyn, cya cymmeryd y 
cara cyntaf tuag at gael gwraig arall, yw ymgynghori â iheimlad- 
au y wraig syad ganddo eisoes, a chael ei chydsyniad, fel y maa 
yn ysgrifenedig yn y 24ain wahauran o’r Dadguddiad, a gy- 
hoeddwyd yn y rhifyn cyntaf o’r “ Seer.*’ 

Pan fyddo y dydd a neillduwyd er gweinyddiad y seremoni 
briodasol wedi dyfod, mae y priodfab, a’i wraig, ac hefyd y briod- 
asferch, yngbyd â’u perthyuasau, a’r cyfryw wahoddedigion 
ereill ag a fyddo wedi eu gwahodd, yn yncgynnull yn y lle a 
fyddant wedi benodi. Yna vr ysgrifenydd a osoda i lawr enwau, 
oedran, trefi genedigol, swyddi, Taleitbiau, a gwledydd y pleid- 
iao a fydd i’w priodi, y rhai yn ofalus a ysgrifena yn y cof-lyfr. 



IDGORN SEIOK. 


234 

Y Llywydd, yr hnn yw Prorhwyd, GweledyJd, a Dadguddiwr yr 
holl eglwys trwy y byd, a’r hwn yn unig sydd yn dal aUwcddau 
awdurdod yn yr ordinhad ddwyfol hon ( fel y mae yn ysgrifen- 
edig yn yr 2il a’r ômed wahanran o'r DadguddiaJ ar Briodas), — 
a eilw ar y priodfab, a'r wraig, a’r briodasferch i gyfodi, yr hyu 
a wnant. gan wynebu y Llywydd. Mae y wraig yn scfyll ar y 
llaw aswy i*w gwr, ira y mae y briodasferch yn sefyll ar ei 11 aw 
aawy hithau. Yna y Llywydd a osoda y gofyniad hwn i’r 
wraig: “A ydych chwi yn foddlawn i roddi y fenyw hon i*ch 
gwr, ifodyn wraig briod gyfreithlawn iddo dros amser a throa 
bob tragy wyddoldeb ? Os ydych, amlygwch hyny trwy osod ei 
Uaw ddeheu hi yn llaw ddeheu eich gw•r. ,, Wedi i ddwylaw 
deheu y prioJfab a’r briodasferch gael eu huno felly, y wraig a 
gymraera ei gwr gerfydd ei fraich aswy, megy9 yn yr agwedd o 
rodio: yna y Llywydd a à rbagddo i ofyn y cwestiynau canlynol 
i*r gwr : “A ydych chwi, frawd [gan ei alw wrth eienw], yn 
cymmeryd y chwaer [gan alw y briodasferch wrlh ei henw] ger- 
fydd y llaw ddelieu, i’w derbyn atoch eich hun, i fod yn wraig 
briod gyfreithlawn i chwi, a chwithau i fod iddi hi yn wr priod 
cyfreithlawn, dro9 araser a thros bob tragywyddoldeb, gyda 
chyfaramod ac addewid, och tu chwi, y cyflawnwch yr holl gyf. 
reithiau, defodau, ac ordinhadau, perthynol i*r briodas santaidd 
hon, yn y cyfamraod newydd a thragywyddol, gan wneuthur hyn 
yn mhresennoldeb Duw, yr angylion, a'r tystion byn, o’ch 
ewyllys rydd a’ch dewisiad eich hunan ?’’ Mae y priodfab yn 
ateb, “ Ydwyf.’’ Y’na y Llywydd a osoda V cwestiwn i’r briodas 
fercb : “ A ydych chwi, chwaer [gan ei galw wrth ei benw], yn 
cymmeryd y brawd [gan ei alw wrth ei enw] gerfydd y llaw 
ddeheu,a rhoddi eieh hun iddo,i fod yn wraig briod gyfreithlawn 
iddo dros amser a thros bob tragy wyddoldeb, gyda chyfammod ao 
addewid, o’cb tu cbwi, y cyflawnwch vr holl gyfreithiau, defodau, 
ac ordinbadau, perthynol i’r briodas santaidd hon, yn y cyfam- 
mod newvdd a thragywyddol, gan wneuthur hyn yn mhresennol- 
deb Duw, yr augylion, a’r tystion hyn,o’ch ewyllys rydd ach 
dewisiad eich hunan ?’’ Mae y briodasferch yn ateb, “ Ydwyf.” 
Yna y IJywydd a ddywed, “ Yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, a 
tbrwy awdurdod yr Offeiriadaeth santaidd, yr wyf yn eich cy- 
hoeddi yn gyfreithlawn yn wr a gwraig dros aroser a thros bob 
tragywyddoldeb; ac yr wyf yn selio arnocb fendithion yr adgyf. 



COCORN SF. IOW. 


13* 

-tŵad sântaidil, pyJ» «allu i ddyfod allan yn mowa yr adgyfodiad 
•cyntaf, yn wisgedig â gogonianf, aufarwoldeb, a l>yw \dau tragy 
oryddol^ ac yr wyf yn «elio arnoch y bcodithion o i«rseddau t a 
lly wodraethau, a thy wysogaet'cau, ac awdurdodau, u dyrchatiad- 
au, ynghyd â bendithion Abraham, Isaac, u Jacob; ac yn 
<iywedyd wrthych, ffrwythircb, ac amlbewch, a llanwch y 
ddaear, fel y caffoch lawenydd a gorfoledd yn cdch hiliogaeth yn 
nydd yr Arglwydd lesu. Vr holl fen<lilition hyu, ynghyd k 
.phob bendithion ereill perthynol i’r cyfatnrood newydd a thragy 
wyddol, wyf yn selio ar eich penau, trwy eich ffyddlondeb hyd y 
■diwedd, yn ol awdurdod yr Offeiriadaelh «antaidd, yn enw y 
Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd (Slân. Ainen.’’ Yna nme yr ysgri fen- 
ydd yn gosod i lawr, ar y cof-lyfr cyffredinol, anisar a lle y briod- 
as, ynghyd ag enwau dau ueu dri o'r tyatiou ag oedd yn 
bresennol. 

Yn y Dadguddiad ar Briodas, bysbysir ni nad oca byth ond un 
dyu ar y dduear ar yr un amser, ag sydd vn dul yr allweddau i 
weinyddu y 6eremoni o briodaa droa amsor a throa bob tragy- 
wyddoldeb, ac i selio yr unrhyw ur y ddaear gydag andurdod, ftd 
y caffo ei gydnaboJ a’i aelio yu y uefoedd. Mae allweddau aw- 
durdod yn cael eu rhoddi trwy ddadguddiad, a tbfwy yr enein- 
uiad santaidd, i Brophwyd, Gweledydd,a DuJguddiwr yr Eglwys, 
yr hwn sydd Lywydd ar yr htill baint trwy y byd. Mewn achos- 
ion lle na fyddo yn gyüeua iddo ef fod yn brosennol, medda yr 
awdurdod o benodi ereill i weinyddu yn ei le. Eithr yn mhob 
achosion o'r natur hyn, rhaid i'r pleidiuu ymguighori ag ef, a 
chael ei gymmeradwyaeth. 

i'an fyddo dyn yr hwn eydd ganddo wraig, yn dysgu iddi gyf 
raith Duw, megys ei dadguddiwyd i'r I'utriarchiaid gynt, ac 
megys ei heglurwyd trwy y dadguddiad newydd, a hithau yn 
nacâu rhoddi ei chydsyniad iddo ef i briodi uu arall yn ol y gyf- 
raith hono, yna, y mae yu anghenrheidiol iddi hysbyau, o daen 
y Iilywydd, y rhesyraau sydd ganddi dros wrthod rltoddi ei chyd- 
syniad ; os bydd ei rhesymau vn ddigonol ac yu gydawnhao), a’r 
gwr yn cael ei brntì yn feius, neu roewn trosedd, yna, ni chania- 
têir iddo ef gymroeryd unrhyw lwybr er cael un arall. Eithr os 
na all y wraig ddangog rheswm da paharn y gwrthoda ufyddhau 
•i’r gyfraith a roddwyd i Sarah gynt, yna y mae yn gyfreithlawn 
â'j gwr, os caniatêir iddo trwy ddadguddiad gan y Propbwyd,* 



S36 


CDGORN SEIOlf. 


tmbriodi ag ereill lieb ei chydsjniad, a chyfiawnheir ef, a chon’- 
demnir hilhau, o lierwydd na roddodd hwynt iddò, megys y 
rhoddodd Sarah Hagar i Abraham, ac megys y rhoddodd llachel 
a Leah Bilhah a /ilpah i w gwr, Jacob. 

Uyledswydd dyn sydd yn cymmeryd gwraig arall, yw edrycb 
at ei lles a’i dedwyddwcb, a darparu iddi gysuron bywyd, yr un 
fath â thuag at y gyntaf; canys yr Ysgrythyr, wrth lefaru am y 
cy fryw ddyn, a ddy wed ; “ Ac os arall a brioda efe, na wnaed yn 
llai ei bymborth, ei dillad, na'i dyled priodas,’’ Esodua xxi, 10. 

Nid oes un reol neillduol o barthed i drrgfa gwahanol gang- 
enau teulu. Dygwydda yn dra mynych eu bod yn byw yn yr 
un tŷ, ac yn yinuno gyda’r sirioldeb mwyaf i wneyd yr holl 
waith teuluaidd, bwyta wrth yr un bwrdd, ac edrych yn dirion ar 
ol lles eu gilydd, tra y mae'r heddwch a’r undeb mwyaf yn ffynu 
fiwyddyn ar ol y llall. Eu plant a gyd-cbwareuant ac a gym- 
deithasant â'u gilydd gyda’r sereh mwyaf, megys brodyr a chwi- 
orydd ; tra y mae pob mam yn dangos cymmaint o dynerwch a 
cbaredigrwydd tuag at blant y lleil), ag a wna tuag at ei heiddo ei 
hun. A phob boreu a liwyr, pan fyddo y gwr yn galw ei deuln 
ynghyd i addoli yr Arglwydd, a galw ar ei enw, mae yr oll yn 
plygu eu gliniau, a chyda’r undeb teimladau goreu, offrymant eu 
gwasanaeth i’r Gorucbaf. 

Mae yn dygwydd weithiau fod y gwr yn darparu ?w wragedd 
anneddau gwahanol, megys y gwnaetb Jacob i'w bedair gwraig, 
pob un o’r rhai a feddent babell iddynt eu hunain. Gwel Gen- 
esis xxxi, 33. Lle y byddo’r gwragedd yr un mor ffyddlawn, y 
gwr yn gyffredin a ymdrecba ymddwyn tuag atynt oll heb bleid- 
garwch. 

Mae eiddigedd yn ddrwg ag nad yw y Saint yn Utah ond yn 
anfynych iawn yn cael eu blino ag ef; mae yn ddrwg ag nad 
yw yn cael ei gefnogi gan wrryw na benyw ; a phe yr ymbles- 
erai neb yn y fath nwyd,dygent warth a gwaradwydd arnynt eu 
hunain, yr hwn ni allent yn rhwydd ei ddileu. Ac yn wir, an- 
fynycb iawn y mae unrhyw achosion i eiddigedd ; canys y mae 
dinasyddion y Diriogaeth hono yn meddwl mwy am eu rhinwedd 
r.ag am eu bywydau. Gwyddaut os bydd iddynt unrhyw gyssyllt- 
iadau tu allan i’r cyfammod priodasol, eu bod nid yn unig yn 
fforffedu eu bywydau trwy gyfraitb Duw, eithr yn fforffedu et» 
hiachawdwriaeth hefyd. Gyda’r fath olygiadau yn bodoli yn 



l’DGORN 8EION. 


23 * 

meddyliau hcn ac iouanc, mae gan y bobl yr ymddiried mwyaf 
yn mhurdeb eu gilydd; gullant ymddiried eu gwragedd au 
merched, heb unrhyw ofn, i nodded a gofal eu cymmydogion. 
O dan v cyfreithiau llymion a man«l droa rinwedd a fTynant ar 
a ddygir i ymarferiad cyflfredinol, nid yw gwragedd mewn ofn 
parhaus o anwadalwch eu gwyr ; nid yw rhicni yn ofnus fod 
eu plant yn cael eu twylla, a*u cymmeriad yn cael ei ddin- 
yatrio ; ac nid ydynt yn ofni y flurfia cu plaul gytundebau 
priodaaol beb eu cnniatâd ; canys nid yw y fath beth yn cael ei 
ganiatAu yn yr holl diriogactli. Gan fud y fath sefyllfa ar 
hathnu yn bodoli, nid mewn dysgeidiaetb anyniarferu] yn unig, 
eitbr mcwn ymarferiad cyflfredinol, y raao yn aymud pob achoa 
o eiddigedd, diffyg ymddiried, ac ofn, ac yn gosod aylfaen fawr 
a chadarn i heddwch ac undeb. Oa ymddyga dyn ur gam at ryw 
un o’i wragedd, edrychir arno fel un fydd wedi troseddu cyfraith 
Duw, ac y mae yn anhawdd iddo dynu ei hun o’r gwaradwydd. 

Mae mwy o gwerylau, ac eiddigedd,ac anondcbau, ac cnllib, 
mewn un wythnos, yn mysg dwy fil o deuluoedd, a'u cymmeryd 
ur amcan yn rhywle yn yr Unol Daleilhiau neu Lloegr, nag a 
welid trwy holl Diriogaetb Utah mewn pum mlynedd. Ac y 
mae mwy o ymddygiadau anrhinweddol yu cael en harfer mewn 
un dydd yn ninas New York, neu Albany, neu Iluffalo, neu 
Cincinnati, neu ht. Louis, nag a ymarferid yn Utah am fil o 
genedlaethau, oddieithr iddynt ddirywio yn fawr oddiwrtb en 
safon moesau yn bresennol. 

( I‘w barhau.) 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Allau o'r " Seer.”] 

]. Mae dyn yn y bywyd hwn yn gynnwysedig o gorff o gnawd 
ac esgyrn, wedi ei fywhau gan ysbryd byw a deallgar. Yr ydy» 
wedi hod yn tybied fod ysbryd yn dechreu byw o fewn y babell 
farwol tra y mae etto roewn embryo , ac nad oedd yr ysbryd 
mewn bodoliaeth yn flaenorol i reoleiddiad y corff. Dynia yw 
golygiadau y byd Cristionogol yn bresennol. Ni a ymdrechwn 
brofi fod y golygiadau hyn ar y pwnc yn anghywir. 

2. Nid oes dim yu afresymol mewn cyn fodoldeb ysbrydoedd. 



23§ 


CDGORN SCION. 


Os gftll ysbrydoedd fodoli ar ol marwolaeth roev\n cyflwr o dJed- 
wyddwch neu druecii, a oea rhyw reswra pahara na allant fodoli 
yn flaenorol i reoleiddiad y corff? Os gallant feddwl, ac ewyll- 
ysio, a syroud ar ol iddynt adael y corff, pahara na allant ddef- 
tiyddio y galluoedd hyn cyu y cymmerant feddiant o'r corff ? O» 
«nai nid dinystr y corff yw roarwolaeth yr ysbryd, yna rhaid 
cyfaddef nad yw yr ysbryd mewn un modd yn ymddibynu ar y 
corff am ei fodoliaeth, ac o gaulyniad fe all fodoti o flaen y corff, 
yn gystal ag ar ei ol. Nid yw digorffoliad y corff yn amddifadu 
yr ysbryd o fywyd, ac nid yw rheoleiddiad y corff yn rboddi 
bywyd i’r ysbryd : y mae yn meddu bywyd ynddo ei hun. Nid 
yw bywyd a dealltwriaeth yn effaith rheoleiddiad, eithr hwy yw 
yr achos ; ac ain hyny, rliaid iddynt fodoli cyn y gall yr effeith- 
iau ganlyn. Mae ein cyrff yn cael eu llunio allan o bridd y 
ddaear, eithr a vw ein hysbrydoedd yn cael eu gwneyd o’r un 
defuyddiau ? Pe byddent, yna, yn angeu, hwy a ddychwelent 
i’r pridd ; ond gan nad ydynt yn troi yn bridd, fel y corff, rhaid 
eu bod wedi eu Uunio o ddefnyddiau llawer rhagorach nâ’r rhai 
hyny o eiddo y ddaear. O ba le y daelh y defnyddiau hyny ? 
Daethant oddiwrth Dduw. Dywed Solomon, pan yn llefaru yn 
cghylch y pwnc o Carwolaetb, “ Y'na y dychwel y pridd i’r ddaear 
fel y bu, ac y dychwel yr ysbryd at Dduw yr hwn a’i rhoes 
«f”(Preg. xii,7). Yn ol y geiriau hyn, uid yw yr ysbryd o 
<idechreuad daearol, eithr nefol: daeth oddiwrth Dduw — dych- 
wela at Dduw. “ Duw yr hwn a'i rhoes,” sydd hefyd yn ei 
dderbyn yn ol i’w bresennoldeb. 

3. A allai yr ysbryd ddychwelyd, at Dduw, pe na buasai erioed 
wedi bod yn ei bresennoldeb ? A allem ni ddychwelyd i le na 
g fuom ynddo erioed o’r blaen ? Os oedd, ynte, ysbrydoedd dynion 
yn bodoli gyda Duw, ac yn dyfod oddiwrtho ef i fywbau cyrff 
marwol, rhaid naill ai eu bod yn cael eu creu yn y nefeodd ar yr 
.amser y llunir y pebyll raabauaidd, neu ynte eu bod yn bodoli 
yn flaenorol. Os yw yr ysbryd yn cael ei ffurfio yn y nefoedd 
ar yr araser y parotoir y tỳ daearol er ei dderbyn, yna rfcaid fod 
Duw wedi bod wrth y gwaith o greu ysbrydoedd yn ol oddeutu 
•deg miliwn y flwyddyn, ueu oddeutu ugain ysbryd bob mynyd, 
yr hyn yw y cyfartalrwydd o’r nifer a enir i’r byd yn y cyfryw 
amser. Yn awr, yr ydym yn darllen i Dduw wneyd pob peth, 
perthjuol i’n daear ni f mewn chwech diwruod, a gorphwys ar j 



l'DGORN 8EION. 


239 

ctilbfcd. A al’.wn ni djbieJ, ara un fjrntd, i Dduer esgouluso 
ffurûad jsbrydoedd \n ngwaith goconcddus y greadigaelh ? A 
allwn ni djbicd ei f .d wrth y gw aith o greu yabrydoeJd dynid 
er niwyn y ddaear hon, yn ol un bob tair eiliad, er pan y cr 
iioeddodd Eí y nefofdd a'r ddaear, a phob peth yuddyut, wedi 
eu gorphen ac yn dda iawn. Mue y fatb dyb yn anghyaion •• 
anysgryihyrol. 

4 . Drachefn, a wnelai 13oü da a doeth greu ysbrydoedd, a chyu 

y gallenl fod wedi cael aojser i brofi eu hunain trwy ufyddhau 
neu anufyddhau ei gyfreithinu Ef, eu hwrw allan o'i bresennol • 
deb — eu halltudio o’i deyrnaa ogoneddus— -eu cau i fyny mewn 
pebyli daearol — eu cuddio oddiwrth ei wyneb— a’u gwneyd yu 
agored i brofedigaeth, udfyd, a thrueni ? Yn awr, os roeddfÜwn 
fod yr ysbryd yn cael ei fTurfio yn y nefoedd, tra y byddo y 
bahell mewn embryo yn cae! ei íTurfio ar y ddaear, y na nid oea 

ganddo ddim amser i ennill profiad yn rahresenuoldeb ei 

Wneuthurwr; nid oes ganddo ddim amser i weithredu yn ol ci 

ewyllys rydd ; nid oes ganddo ddim amser i ufyddhau nac an- 

ufyddhau ; eithr mor fu.»n ag y mae yn cael ei íTurlio, ulltudir ef, 
yn ol y dyhiaelh hou, i allfro erchyll o bresennoldeh ei Dad, ac o 
ogoniant y nefoedd, i dreulio allan íywyd o dristwch mewn pabell 
ddaearol. Mae y falh dybiaeth yn wrthun, ac mea u gwrlhryfel 
á’r priodoliaethau o ddaioni, cyfiuwnder, a thrugaredd, y rhai a 
berth ynnnt i’r Duwdod. 

5. Yu gymmaiut à bod yr ysgrythyr yn eiu hyshysu fod 
ysbryd dyn wedi bod yn bodoli gyda Duw, ac wedi dyfod oddi- 
wrtbo, ac yn dychwelyd ato, iu«e yn rhesymol i gredu i'w líurfiad 
gymmeryd lle roewn cyfnod o llaen corlioliad y cortf. Mae yn 
rhaid fod y gyfnod hon o gyu-fudnlJeb yn ddigon hir er fud wedi 
addysgu ac byfiorddi yr ysbryd yn y cyfreithiau a threfn y lljw- 
odrueth, perthynol i*r hyd ysbrydol ; er fod wedi dangos ei hun 
yn gymmeradwy neu anghymraerad wv trwy y cyfreithiau hyny; 
er fod wedi cael ei brofi yu rohob pwynt, yn ol ci alluoedd a'i 
wybpdaeth, a’r ewyllys rydd ag sydd yn wastad yn caulyn ac yn 
ffurfio rhuu o natur bodau deallgar ; raewn gair, rbaid fod y 
cyfnod o gyn fodoldeb yn ddigon hir er fod wedi cyfansoddi sef- 
yllfa o br&wf, ueu yr “ ystud gyntofì* yn raha un y mae yr 
ysbrydion ar brawf, ac y gallant syrthio, a chael eu rhoddi i gadw 
mewn cadwynau o dywyllwch byd farn y dydd raawr. 



240 


DDGORN 8EION. 


6. Mae cyn-fodoldeb dvn yn athrawîaeth ag oedd yr henafiaid 
vn ei chredu. Pan welodd dyscybli»»n yr lesu ddyn ag oedd yn 
ddall o'i enedigaetli, hwy a ofynasant y cwestiwn canlynol i’w 
Meistr: — “ Pwy a bechodd, ai iiwn, ai ei rieni, fel y genid ef yn 
ddall ?’’ — Ioan ix, 2. Mae yu amlwg, oddiwrth natur y cwestiwn 
hwn, yr ystyriai y dyscyblion fod yu bosibl i ddyn bechu cyn 
iddo gael ei eni ; ac o herwydd hyny, y gallai gael ei “ eni yn 
ddall.” Y geiriau hyn a ddangosant yn e^lur iawn, fod y dys- 
cyhlion, nid yn unig yn credu yn nghyn-fodoldeb dyn, eithr yn 
credu ei fod yn oruchwyliwr deallgar, yn cael ei lywodraethu gan 
gyfreithiau ag oedd yn alluog i ufyddhau neu anufyddhau 
iddynt, ac y gallai ei bechodau yo ei sefyllfa flaenorol fod yn 
achos iddo gael ei eni yn ddall, a bod ei gyflwr yn ei sefyllfa 
lireseunol wedi cael ei achosi gan ei weithredoedd yn y sefyllfa 
flaenorol. Mae yr Iachawdwr, wrth ateb y cwestiwn hwn, yn 
dywedyd,“ Nid hwn a bechodd, na’i rieni chwaith : eithr fel yr 
atnlygid gweithredoedd Duw ynddo ef." — Adn. 3. Yn awr, os 
nad oedd cvn-fodoldeb dyn yn athrawiaeth wirioneddol, paham 
na chymmerodd yr Iacbawdwr y cyfleusdra hwn i ddiwygio drych- 
íeddyliau y dyscyblion trwy ddywedyd wrthynt nad allai y dyn 
ùall bechu cyn iddo gael ei eui ? Paham na ddywedodd ond yn unig 
inai nid effeithiau ei bechodau ef na'i rieni oedd ei ddallineb ? 
Paham y gadawodd efe o hyd yr argraff ar eu meddyliau y 
roeddai y dyn dall gyn-fodoldeb ? 

7. Yr oedd yr Iesu ci hun yn credu mewn cyn-fodoldeb; 
oblegid efe a ddywedodd, t; Oddiwrth Ddnw y deilliais, ac y 
daethym i; oblegid nid o honof fy hun y daethym i, ond efe 
a’m hanfonodd i.” A thrachefn, efe a ddy wedodd, “ Cyn bod 
Abraham, yr wyf fi’’ (Ioan viii, 42, 58). Mae yr Iesu yn gweddio 
fel hyn : “ Ac yr awrhon, O Dad, gogonedda di fyfi gyda thi dy 
hun, â’r gogoniant oedd i mi gyda thi cyn bod y bvd M (loan 
xvii, 5). Oddiwrth yr ymadroddion hyn, canfyddwn fod corff 
ysbrydol yr Iesu yn bodoli “ cyn bod y byd.*' 

8. Wedi profi fod cyn-fodoldeb dyn yn rhesymol ac ysgrythyr- 
ol, profwn yn nesaf y gellir olrhain y cyn-fodoldeb hwn yn ol i 
gyfnod o tìaen sylfaeniad y byd. Gofynodd yr Arglwydd gwest- 
iwn i Job o barthed i’r mater hwn : gofyna,“ Pa le yr oeddit ti 
pan y sylfaenais i y ddaear? mynega, os medri ddeall. Ar ba 
beth y sicrhawyd ei sylfaeni hi, neu pwy a osododd ei chongl- 


UDGORN SEION. 


241 


/*en hi, pan gyd ganodd sèr y boreu, ac y gorfoleddodd holl 
feibion Duw ?" (Job xxxviii, 4, 6, 7). (>s na feJdai Job fodoldeb 

blaenorol, gallai yn rhwydd ateb goíyniad eyntaf yr Arglwydd. 
Gallasai aleb, pan “ tyl/aenaiêí ti y ddaear nid oeddwn i, Job, 
yn bodoli. Mae y cwestiwn ei bun yn arwyddo fod Job mewn 
bod pan gorfTolwyd y ddacar, eithr nad oedd ganddo ddeall 
digonol, gyda golwg ar y lle y bodolai, i roddi ateb cywir i'r 
cwestiwn a ofynid iddo. .4c ni allai gofio “ pwy a osododd ei 
chonglfaen hi j** ac ni allai adgofìo cün sêr y boreu ; ac ni allui 
ddwyn ar gof y fonllef o orfoledd a roddwyd gan y dyrfa fawr o 
“ HOLL FEIBION ÜUW." 

9. Mae yr lesu yn galw ei hun,“ Y Screnjoreu eglur ’ (Dad. 
xxii, 16). Ac mewn man arall, y mae yn arddangos ei hun, yn 
“ ddechreuad creadujaeth Duw*' ( Dad. iii, 14). Dywed Paul, mui 
yr Iesu “yw dehv y Duw aoweledig— cyntaf-a nedio pob 
creadur’* (Col. i, 15). Gan mai yr leso yw Mab Cyntaf-anedig 
Duw, mae yn eglur mai holl feibion ereill Duw fyddai ei frodyr 
ieuengaf, wedi eu cenedlu gan yr un Tad. Paul, gan byny, a’i 
harddangosa fel yn “ gyntaf-anediy yn mhlith brodyr lawcr*' (Rhuf. 
viii, 29). Ac mewn inan arall, dywed, “ Yr hwn svdd yn sant- 
eiddio, a’r rhai a sanleiddir, o'r un y maent oll : am ha achos 
nid yw gywilyddus ganddo eu galw hwy yn frodyr’* (Heb. ii, II). 
Mai y brodyr a grybwyllir yma yw meibion Duw, wedi eu cen- 
edlu gan yr un Tad â'r lesu, sydd eglur oddiwrth ddywediad 
arall o eiddo yr Apostol, “ Ni a gawsoro dadau ein cnawd i’n 
ceryddu, ac a'u parchasom hwy; onid mwy o lawer y byddwn 
ddarostyugedig i Dad yr ysbrydoedd, a byw ?" (Heh. xii, 9). 
Kin tadau daearol a elwir yn “ dadau ein cnawd,’ * tra y gelwir 
Duw yn “ Dad yr ysbrydoedd." Nid oes gan dadau daearol allu 
i genedlu ysbrydoedd ; ni cbenedlant hwy ond yn unig y cyrfT o 
gnawd, neu y tabernaclau ; tra y mae ein Tad nefol yn cenedlu 
yr ysbrydoedd, neu y bodau byw ag a ddeuant pddiwrtbo ef i 
breswylio y tabernaclau. 

10. Mae y “ Cyntaf-anedig** o*rholl deulu mawr hwn oysbryd- 
oedd, yn dal, trwy rinwedd ei enedigaeth-fraint, tíaenoriaeth 
mewn pob peth : o herwydd hyny y maeyn ysgrifenedig, “ Pan 
yw yn dwyn y Cyntaf-anedig i’r byd, y mae yn dywedyd, Ac 
addoled holl angylion Duw eP’ (Heb. i, 6). Mae yr ysbrydoedd 
bynaf, neu y Cyntaf-anedig, yn dal allweddau iachawdwriaeth 



ÜDOORN SEION. 


242 

tuag at v lleill 1 pyd o deulu yr ysbrydoedd. Gelwir yr Ysbryd 
“ Cyntaf-anedig” yn “ Seren foreu,'' oblegid iddo gael ei eni yn 
moreu y Greadigaeth, neu mewn geiriau ereill, oblegid roai Efe 
oedd “dechreuad creadigaeth Duw.” Ei frodyr ieuengaf a elwid 
yn “ srr y borcu ,” oblegid iddynt hwythau hefyd gael eu geni yn 
moreu y greadigaeth, gan fod yn nesaf mown olyniad yu nhrefu 
y greadigaeth ysbrydol. 

II. Wedi i Dad yr Yabrydoedd’’ lanw un o’i deyrnasoedd 
nefol â’i feibion a’i ferched ei hun, — ffrwyth ei Iwynau ei hun, 
efe a roddodd orchymyn i’w “ Gyntaf-anedig’’ i gorffoli, allan o*r 
elfcnau tragywyddol, fyd arall Mewn ufydd dod i’r gorchymyn 
mawr hwn, y “ Cyntaf-anedig,’’ ynghyd á'i holl frodyr ieuengaf 
ag oedd wedi cadw eu “ hyslod yyntnf " a aethant i osod “ sylfaeni 
y ddaear,’’ a’i “ chonglfaen hi.” Ac ar yr achlysur gogoneddus 
hwn, fe “ gyd-gauodd Sêr y boreu. v Ni ddadguddiodd yr Ar- 
glwydd i Job y drychfeddyliau a gynnwysid yn y gân hon. 
Tebygol mai cân ydoedd a gyfansoddid gan un o’r prydyddion 
doethaf yn y deyrnas fawr o ysbrydoedd ag oedd wedi ymgyn- 
null vno. Diammau ei bnd yn cynnwys drychfeddyliau cyfaddas 
S fawrhydi, mawredd, ac ardderchogrwydd y gwaith ag oeddynt 
wedi ei ddechreu. Yr oedd sylfaeui byd raawreddog yn caeî eu 
gosod — y conglfeini a osodwyd yn eu lleoedd priodol. Ar y rhai 
liyn, neu oddiaragylch iddynt, fel pwynt canol, yr oedd glôb 
mawreddog i gael ei adeiladu, a’i addorno ag lioll ardderchog- 
rwydd yspìenydd gwaith nefolaidd. Uwchlaw, islaw, ac oddi 
amgylch yr elfenau tragywyddol hyn y cwhwfanai miloedd o 
filiynau o feibion Duw, y rhai oeddynt ysbrydoedd dynion. 
Trwy ysbryd y brophwydoliaetb, edrychent ar y raaes eang o 
ddefnyddiau angborffoledig, ag oedd yn estynedig allan braidu 
yn annherfynoi yn yr eigion anfesurol o wagle ag oedd yn en 
haragvlchynu. Gwelsent fod y defnyddiau hyny i gael eu ffurfio 
a’u llunio i fyd mawreddog, i gael ei barotoi a’i addurno yn 
drigle dyfodel iddynt hwy; lîe y caent fodoli,byw. a symud 
mewn pebyll daearol ; lle y caent ysgwyd teyrnwialen llywod- 
raeth dros holl raddau iselaf y greadìgaeth ; Ue y caent ddyfod 
yn dadau i gyrff o gnawd, yn yr un modd ag yr oedd Duw yn 
Dad i’w h) sbrydoedd hwy. Gwelsent gwymp, gwaredigaetb, a 
dvrchafiad tragywyddol raeibion Duw, a gogoneddiad y ddaear ag 
oeddynt yn ei ffurfio, yr bon a gai fod yn drigle iddynt yn dra- 



UDÛORN 9EION. 


u* 

gywydd. Mewn adfyfyrdod o'r goîygfeydd pogoneddus ag oedd 
yn pasio gyda godîdogrwydd rhyfeddol o 'a bhien.eu mynwesau 
a orlenwent o lawenydd anesgrifìadwy ; rlioddenl leferydd i’w 
teimladau me» n caniadau o seinher beroriaelh, yr hon a adseiniai 
o un byd i’r llall, gan lauw yr holl nefoedd á moliant Duw, tra y 
crynai tragywyddoldeb cl hun gan lai.enydd. 

12. Hwy gawsant nid yn unig ganiadau i wyK-gadw dechreuad 
corfToliad y ddaear bon, eithr fe “ orfideddodd holl feibion Duw.* r 
Pwy a a 1 1 ddwys-fyfyrio ar v dygwyddiud gogoneddua hwn, heb 
gael ei orchfygu braidd gan y drychfeddylieu o fawredd ac ar- 
dderchogrwydd ug sydd yn ymwlhio ar y meddwl? Yr oedd yr 
holl genedlaethau o ddyuion a fu erioed byw, neu a fydd byw ar 
y ddaear, yn ymgynnulledig ar yr acblysur hwnw. Meibion 
Duw oeddynt ? hwynt-hwy oedd y rhai u orfoloddodd. Yr oedd 
yn rhaid fod eu lleisiau unol megys mn dyfroedd lawer yn cael 
eu gyru gan dymhestloedd nerlhol, lónau roynyddig y rhai, gan 
ymdreiglo, a ymdorant yn fawreddog yn erbyn y glàn creiglyd. 
Yr oedd yn rhaid fod bonllef o lawenydd yn tori allan ar unwaitb 
oddiwrlh fyd dirfawr o ysbrydoedd, roegys rbuad deg mil o daran- 
au, yn adseiuio o fynydd i fynydd, nes y mae yr hol) ddaear yu 
crynu o dan ei allu. 

13. Mae rhywbelh mawreddog ac ardderchog yn yr adfyfyrdod 
o’n cyn-fodoldeb. Mor rliyfeddol a dyddorawl yw i ni wybod i'r 
bodau a alwn ni ein hunuin, ag sydd yn trigo yn awr yn y pebyl) 
daearol byn, fodoli Ûloedd o flynyddoedd yn ol — i ni fod yn bres- 
enuol pan osodwyd sylfaeni y ddaear — i ui bryd hyny ganu a 
gorfoleddu — ein bod ni gyda eih brawd hynaf, y Cyntaf-anedig, 
wrth y gwaith o gorffoli y b\d hwn — i ni breawylio am oesoedd 
yn mbresennoldeb ein Tad mewn byd gogoneddedig neu nefolaidd 
— ein bod yno yn gweled ei wyneb, ac yu gmfoleddu yn ei ogon- 
iaut — i ni gtttfl yno ein dysgu yn noelhineb a gwybodaeth Duw y 
hyd nes y dysclaeriai y ddealltwriaeih a ymbelydrai oddiwrth eio 
personau, fel y wawr-ddydd. 

(I'w barhau.) 


Y CRI9TI0N CYWIR. 

D. 

El dad yw Duw y duwiau, — a diwad 
Êi dỳ yw D. diau ‘ t 


344 


CDGORN 6EION. 


Dîwyd yw o hyd i hau 
Da i dud Duw ei dadaa. 

DD. 

£ ddeaodd i weddio, — addawa 
Ei Dduw hedd i’w eiddo ; 

E ddaw hedd ei Dduw iddo, 

A hedd yw ei ddiwedd o. 

L. 

Hylaw yw ei law í lywio, — ei hil 
Hwylia o le wylo ; 

Wele ail i’w Lyw yw o, 

A haul yw i oleuo. 

8 . 

Oa oes ûs a si iasau, — i asio 
Ai oes a ias eisiau ; 

0$ ei oes sy oes 0 hau, 

Was leeu â’i oesoesau. 

it. 

Yr arwr a %V vr oreu — air ei lôr, 

I’w air rhy ei oriau; 

E ry a \vyr, er oer iau, 

Ar ei lôr a’i wir eiriau. 

Lle'rpull. T. Piercb. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Na chanmolwch neb yn orraodol 0 flaen ei wyneb ; ac na fei- 
wch neb yn galed yn ei gefn. 

Mae doethineb heb etifeddiaelh, yn well nag etifeddiaeth heb 
ddoethineb. 

Pleserau, tra y gwenieithant i ddyn. a’u brathant i farw 
olaeth. 

Afradloniaid a allant aros pan y roynont yn eu gyrfa; rhaid 
iddynt aros yn y diwedd : ond y mae yn hawddach cyfnewid y 
Uofrudd yn y weithred o lofruddio, nag attal trwy reswm garwr 
pleser yn ei yrfa. 


Taliadaü o Ebrill 1 hyd Ebrill 7.— Merthy r, 4s lc; Hir- 
waen, 8s lc. — Cyfanswm, 12s 2c. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johns Strcet t Georgetown t Merthyr. 

J. U 4 V I 3 , &EGRAPFYDD, U ERTB T B-T Y DFI L. 



UDGORN SEION,» 

NBU 

ẃrmi \> £míiu. 


Rhip. 16.] EBRILL 16, 1853. [Cvr. V. 

CYN-FOUOLDEB DYN. 

[Parbarf o rfurf. 24J.] 

I I. Mae gwrthwynebiadau wedi eu cyfodi yn erbyn cyn fod 
•oldeb dyn, ar y tir nad ydym ddim yu cofio am y cyfryir 
fodoldpb, ncu unrhyw ddygwyddiad cyaayllriedig ag cf. Mao yn 
wir, nad ydym yn cono am unrhyw beth yn riacnoroi i’n acfyilfa 
bresennol, eithr nid yw hyn yn pro6 nad oedd i ni gyn-fodoldob. 
Nid ydyra yn cofio am ein bodoldeb neu unrliyw belh arall, yn 
ystod V chwech rais cyntaf o’n babandod ; a ydyw hyn yn 
profi nad oeddnm yn bodoli yn ystod yr amser hwnw ? Nac yw. 
°® B»"em ni, ynte, fodoli am chwech mis yn ystod ein sefyilfa 
bresennol, heb gofio am hyny, fe allem, o herwydd yr un rheswm, 
fod wedi bodoli trwy chwech rail o flynyddoedd yn flaenorol i'n 
•sefyllfa bresennoi, ac heb gofio am hyny. Nid yw bodoldeb 
mewn un modd yn ddibynol ar gof; gan hyny, nid oea gan gof 
ddim i wneyd á phwnc ein sefyllfa fynedol. 

15. Pan anwyd yr lesu i’n byd ni,cafodd ei wybodaeth flaenorol 
eichymmeryd oddiwrtho: achosid hyn trwy fod ei gorff ysbrydol 
yn cael ei gyfyngu i le llai nag a lanwai yn ddechreuol. Yn ei 
fodoldeb blaenorol, yr oedd ei ysbryd, fel y tystiolaetha yr ya- 
grythvrau, o faintioli ac ar ffurf dyn ; pan gafodd yr vsbryd hwn 
ei gyfyngu, fel ag i fod yn holiol amgauedig mewn tabarnacl 
babanaidd, yr oedd tnedd yn hyny i ddiswyddo y cof ; a’r doeth- 
ineb a’r wybodaeth a fwynheid cyn hyny, a anghofiwyd. “ Yn ei 
ostyngiad, ei fnrn ef a dynwyd yroaith,” — Act. viii, 33. Yr oedi 



246 


CDGORN SEiOIf. 


dyfod i lawr o‘r nefoedd, o bresennoldeb ei Dad, lle y medJai riî' 
riaenorol farn u dealltwriaeth digonol er llunio bydoedd, uc yna 
fyued i ineirn i dabernac) roarwol, yn wir ost\ngiad. Y t oedd, 
yti wtr, yn osíyngiad o’r mwyaf, i gael ei ainddifadu o wybod- 
aeth tuor fawr. Etlo efe u ddarostyngodd ei hun, ac a ymostyng- 
odd i ddisgyn islaw pob petb,- ac i ddechreu o*r newydd liyd y 
nod gydag egwyddorion gwybodaetb: o herwydd hyny, dywedodd 
un o*r efengylwyr, “ A’r Iesu a gynnyddodd mewn doelhineb a 
chorffolaetll, ,, — Luc ii, 52. Yn awr, pe buusai yr Iesu wedi cadwr 
ei ddoethineb pan y cafodd ei eni i’r byd hwn, ni chawsai tíi 
ddywedyd aui dano, “ a ijt/nnyddüdd meicn doethirieb.* 1 Os cym- 
merwyd ymaith y wybodaeth a feddai yr Iesn yn ei sefyllfa 
flaenorol, pHii yr aeth i rcewn i’r tabernacl baoanaidd, nis gallai 
bytli gael y wybodaet'n hono yn ol ond trwy ddadguddiad. Felly 
y mae gyda dyn. Pan yr á efe i mewu i gorff o gnawd, mae 
ei ysbryd yn cael ei gyfyngu mewn mabandod, nes yr angbofía ei 
fodoldeb blaenoroî, ac y raae ganddo i ddechreu, fel y gwnaeth 
yr lesu, gydag egwyddorion iselaf gwybodaeth, ac esgyn yn 
raddol o un egwyddor o ddealltu riaeth i f r llall. Fel hyn yr ad- 
ennill efo ei wybodaelh flaenorol ; a thrwy ddangos ei hun yn 
gymmernduy trwy bob gradd o ddealltwriaeth, cyfrifir ef yn 
deilwng i dderbyn ychwaneg ac ychwaneg, hyd nes y hyddo wedi 
ei berffeilhio a’i ogoneddu raewn gwirionedd, a’i wueuthur raegys 
ei frawd hvnaf, yn meddu pob peth. 

16. Os oedd corff ysbrydol yr Iesu, a chyrff ysbrydol pawb 
dynion, yn bodoli cyn sylfaeniad y byd, megys ag yr ydyro wedi 
dangos yn eglur, a oes rhywbeth yn afresyraol yn y drychleddwl 
o gyn fodoldeb cyrff ysbrydol yr holl greaduriaid anifeilaidd >■ 
Nac oes. Gall un dospartli o ysbrydoedd fodoli cyn myned i 
tuewn i’w cyrtf naturiol, yn gystal â'r llall. Ai nid yr un Duw 
ag a wnaetli ysbrydoedd dynion, a wnaeth ysbrydoedd anifeiliaid 
hefyd ? Dywed Job, “ Gofyn yn awr i'r anifeiliaiJ, a hwy a’th 
ddysgant, ac i ehediaid yr awyr, a hwy a fynegant i ti : neu 
dywed wrlh y ddaear, a hi a’th ddysg; a physgod y môr a hys- 
bysant i ti. Pwy ni ẃyr yn y rhai byu oll, mai llaw yr Ar- 
glwydd a wnaeth hyn? Yr hwn y mae einioes pob peth 
y.n ei law,”— Job xii, 7 — 10. Ynydyfyniad lnvn, gwelwn fod 
•« einioes pob peth’’ yu llaw yr Arglwydd : Efe yw Gwneuthurwr 
a Cheidwud eneidiau auifeiliaid, ehediaid, a physgod, yn gystad 



L'DGORN SP.lON. 


247 


Rfc coeidiau Jynion : o herwydd hyny, dywed Moses, pan yn 
gweddio «ir yr Arglwydd: “ Gosoded yr Arglwydd, Duw yshhyd- 
ion pob C'AWD, un ar y gynnulleidfa,” — Nuid. xxvii, )6. 
Felly gwelwn mai >r Arglwydd, nid yn unigyw Duw yshrydoedd 
dyniou, eithr mai Efe yw N ‘ Duw ysbrydoedd pob cnawd.’* 

17. Fod ysbrydoedd pob llysiau ac anifeiliaid wedi eu gwneyd 
o ílaen eu cyrlT, sydd eglur oddiwrth hanes y cread fel ei hadroddir 
yn y bennod gyntuf a'r uil o Genesis. Yn y bennod gyntaf, yr 
ydym yn cael hanes creadigaeth llysiau, pysgod, ehediuid, anifeil- 
ìaid, a dyn. Yn yr ail bennod, bysbysir nad oedd, ar y seithfed 
dydd, ddyu i lafurio y ddaear,*' ac yna rhodJir desgritìad o lun- 
iad ei goill* naluiiol “allun o bridd y ddaear.’’ Y’n y bennod 
gyntaf, ac yn ystod y trydydd dydd, mao y Uysiau a’r coed yn 
cael eu llunio ; yn yr ail bennod, ac ar y suithfed dydd, hythysfr 
ni i’r Arglwydd greu “ pob planigyn y maes cyn ei fod yn 
y ddacar, a phob llysieuyn y roaes cyn tarddu allan;” ac yna 
hysbysir ni i*r Arglwydd, ar y seithfed dyJd, blanu gardd, hyny 
▼ w, gosoj y preniau a r Ilysiau ag oedd efo wedi eu creu ar y 
trydydd dydd, ac achosi iddynt“dyfu aDan o’r ddaear.” Yn y 
bennod gyntaf, dywedir i’r pysgod, ehediaid, a’r ani feiliaid gael 
eu creu ur y puiumcd a*r chwechfed dydd ; yn yr ail bennod, 
mae y creaduriai l amrywiol hyn yn cael eu creu “ allan o’r 
ddaear’’ ar y seitbfed dydd, ac yu cacl eu “ dwyn at Adda, i 
weled pa enw a roddui efe iddync hwy.” Yr ydym yn dysgu oddi- 
wrtb hyn, i gyrlT anifeiliaid gael eu gwneyd ar ol corff naturiol 
dyu. Y ii ngwailh y greadigaeth dymmorol, ymddengys mai dyn 
oedd y cnawd cyntaf ar y ddaear, gan fod ei goríT naturiol wedi 
ei wneyd cyn i’r llysiau ar prcniau gael eu plauu a thyfu 
allan o'r ddaear. Ffe a osodwyd yn ugardd Eden, cyn i*r Ar- 
glwydd greu yr aniíeiliaid a’r chediaid, hyuy y w, eu cyrff natur- 
iol, a’u dwyn ato er mwyn iddo eu henwi. Mae y bennoJ gyntaf 
yn rhoildi lmncs o greadigaeth pob peth yn ysbrydol ; mae yr ail 
bennod yn rboddi hanes o greadigaeth pob peth yn dymraorol. 
Yn nbrefn araser, ac yn nilyniad dygwyddiadau, inae creadigaeth 
ysbrydol y nefoedd a*r ddaear, a pbob pelh ynddynt, yn gwahan- 
iaelhu oddiwrth greadigaetli dymraorol yr unrhyw. Gwnai tyb- 
ied nad yw y ddwy beunod hyn ond yn unig yn rlioddi hanes 
y greadigaeth naturiol, ein gosod mewn anhawsderau aral, pan yr 
ymdrechwn gyssoni y desgrifiad a roddir yn yr ail bennod â'f 



218 


CDGORN SEION. 


hwn a roddir yn y gyntaf. Eithr wrth eu derbyn fel desgrifiadau 
o ddwy greadigaeth ddilynol, y cyntaf yn ysbrydol (fel yn ddiau 
yr oedd), a’r ail yn dymmorol, y mae pob anhawsderau ac ang- 
bydfod yn y ddau ddesgrifiad gwahanol, yn diflanu ymaith. a 
flrydlif o oleuni yn ymdori ar y meddwl. 

18. Joseph Smith, Prophwyd mawr yr oruchwyliaeth 
ddiweddaf, wedi ei orchymyn gan Dduw i gyfieithu y Beibl 
trwy ysbrydoliad yr Ysbryd Glân, a ddechreuodd y gwaith 
mawr yn mis Mehefin, 1830. Yn y cyfieithad ysbrydoledig hwn, 
mae y gwahaniaeth rhwng y greadigaeth ysbrydol a thymmorol 
yn cael ei eglur ddangos. Ar ol desgrifio y chwech dydd o 
waitb, Duw a’n hysbysa iddo Ef orphen ei waith ar y seithfed 
dydd, a gorphwys arno, a’i 6anteiddio. Yna efe a’n dysga “mai 
dyma genedlaethau y Nefoedd a’r Ddaear, pan grewyd hwynt, 
yu y dydd y gwnaethym i, yr Arglwydd Dduw, y nefoedd a’r 
ddaear, a phob planigyn y maes cyn ei fod yn y ddaear, a pìiob 
llysieuyn y raaes cyn tarddu allan. Canys myfi, yr Arglwydd 
Dduw, a greais bob peth, am y rhai y llefarais, yn ysbrydol, 
cyn iddynt fod yn naturiol ar wyneb y ddaear. A myfi, yr 
Arglwydd Dduw, oeddwn wedi creu holl blant dynion ; ac nid 
oedd etto ddyn i lafurio y ddaear, canys yn y nefoedd y creais 
hwynt; ac nid oedd etto gnawd ar y ddaear; nac yn y dwfr, nac 
yu yr awyr; eithr myfi, yr Arglwydd Dduw’, a lefarais, a tharth 
a esgynodd o’r ddaear, ac a ddwfrliaodd holl wyneb y tir. A 
myfi, yr Arglwydd Dduw, a luniais Ddyn allan o bridd y ddaear, 
ac a anadlais yn ei ífroenau ef anadl einioes; a’r Dyn a ddaeth 
yn enaid byw, y cnawd cyutaf ar y ddaear, y dyn cyntaf hefyd : 
er hyny, yr oedd pob peth wedi ei greu yn flaenorol , eitfcr yn 
ysbrydol y crewyd ac y gwnaethwyd hwynt yn ol fy ngair. A 
myfi, yr Arglwydd Dduw, a blanais ardd yn Eden o du y dwyr- 
aiu, ac yno y gosodais y dyn a luniaswn. A myfi, yr Arglwydd 
Dduw, a wnaethym i dyfu allan o’r ddaear yn naturiol, bob pren 
dymunol i olwg Dyn; a gallai Dyn ei weled. A hwythau hefyd 
a ddaethant yn enaid byw. Yr oedd yn ysbrydol yn y dydd y 
creaisef; canys efe a arosodd vn y cylch yr hwn y darfu i mi, 
Duw, ei greu ynddo, ie, sef pob peth a barotoais er defnydd Dyn ; 
a gwelodd Dyn ei fod yn dda yn fwyd. Amyfi,yr Arglwydd 
Dduw, a osodais bren y bywyd hefyd yn nghanol yr ardd, ac 
hefyd bren gwybodaeth da a drwg. * * * Ac o’r ddaear, 



UDGORN SEION. 


249 


n>y6, yr Arglwydil Dduw, a luniais holl fwystölod y maes, a holl 
ehediaiü y nefoedd; a gorchymynais eu dẁyn at Adda. i weled 
pa enw a roddai efe iddynt bwy : ac yr oeddynt hwy hefyd yn 
eneidiau byw, ac yr nedd wedi ei anadlu yuddynt anadl einioes," 
— Genesis ii. (Cyäeithad ysbrydoledig, gan Joseph Smith, y 
Prophwyd). Dysgwn yma i bob llysieuyn ac auifel, yn gystal 
à dyn, gael eu creu yn gyntaf yn ysbrydol, yu y nef, ac yna eu 
gwneyd yn naturiol ar y ddaear. Yr oedd dilyniad dygwyddiad- 
uu yn y greadigaeth ysbrydol yn wahanol i’r hyn oeddynt yn y 
greadigaeth uaturiol : o herwydd hyn y cyfyd y ddau ddesgritiad 
gwahanol. 

l‘J. Nef yw y byd lle y cafodd yr holl ysbrydoedd a fwriadwyd 
i’r greadigaeth hon, eu dechreuad. Wae yn fyd yn cynnwys 
amrywiaeth tuawr o ddefnyddiau cyffelyb eu natur i’r rhai ag 
sydd yn nghyfansoddiad ein byd ni. Mae y gwuhaniaeth rhwng 
ein byd ni ag uu nefol yn gynnwysedig, nid yn amrywiaeth yr 
elfenau, canys yr un ydynt hwy, eithr yn V gwahauiaelh yn 
rheoleiddiad yr elfenau hyn. Yn ein byd ni, mae yr elfenau, yn 
yr amser presennol, wedi eu rheoleiddio yn y fath fodd, fel ag y 
mae cyfnewidiadau parhaus yu cymmeryd ile, o’r falh natur ag i 
gynnyrchu marwolaeth neu ymddattodiad pob sylweddau rbeol- 
eiddiedig. Mewn byd nefol, mae yr un elfenau yn cael cu cys- 
sylltu yu y fath fodd, fel ag y raae parhad tragywyddol yn cael 
ei argraffu ar bob rheoleiddiad. Nid yw y sylweddau ysbrydol 
cyssylltidieg â’u byd ni, wedi eu huno yn barhaus â'r elfenau 
ereill ; tra mewn byd nefol, cyn belled ag y mae y dosparlh 
hyn o elfeuau yn cael eu huno, mae eu hundeb yn anfarwol neu 
dragywyddol. Mae byd nefol wedi bod unwaith yn yr un cyflwr 
â’n byd ni, eithr y mae ei gorffoliad tymmorol wedi ei ddattod, 
ac y mae yr un elfenau wedi eu hail-gorfioli yn ol cynllun v 
drefn nefolaidd : y mae felly yn cael ei gyfnewid o gyûwr tvm- 
raorol i un tragywyddol. Yn ei gyfiwr tymmorol y mae yn 
ddaearol ; yn ei gyflwr tragywyddol y mae yn nefol. O dan v 
blaenaf, y mae marwolaeth yn traws feddiannu llywodraeth, ac 
yn taenu difrod a dy6tryw trwy yr holl gorffoliad : o dan yr olaf, 
y mae bywyd tragywyddol yn teyrnasu yn fuddugoliaethus yn 
dragywydd. Yn y naill sefyllfa, y mae yn fyd syrthiedig; yn y 
llall, y mae yn fyd gwaredigol. Yn y sefyllfa gyntaf, y mae yn 
gorff di-lewyrch, yn henthycia ei oleuni oddiwrth rai o radd 



UDGORN SEION. 


%j0 

uwch ; yn yr ail, y mae yn gorfT llewyrchus, yn peìydru ei oleoni 
nr y bydoedd amgyîchynol. Pa i yn fyd syrthiedig, preswylir ef 
gau fodau syrthiedig; pm yn fyd gwaredigol, preswyiir «f gan 
fodau nefol,wedi eu gwaredu o’r bedd, a’u gogoneddu, a’u gwneyd 
yn gyffelyb i Dduw yr hwn a’u creoild ac a’u gwaredodd, meibion 
yr Hwn ydynt, ac o hyn allan y maent yn Dduwinu, wedi eu 
hordeinio i wneuthur V gwaith perlhvnol i Dduwiau; ac megys 
y gwnaeth Duw eu Tad o’u blaen, felly v gwnant hwythau. Nef, 
ynte, yw byd gwaredigol a gogoneddedig, yn cael ei breswyüo 
gan V Duwiau, a chan eu meibiou a’u mercheJ, y rhai ydynt 
tfrwythau eu Iwynau eu hunain. 

20. Y Duwiau a drigaut yn y nef o ba un y daeth ein hys- 
brydoedd ni, ydynt fodau ag a waredwyd o’r bedd inewn byd 
a fodolai cyn gosod sylfaeni y ddaear hon. Yr oeddynt hwy a'r 
corff nefol a breswyliaut yn awr, unwaith tnewn sefyllfa syrth- 
iedig. Eu byd daearol a waredwyd, a ogoneddwyd, ac a wnaed 
yn nef : eu cyrff daearol, ar ol dyoddef inarwolaeth, a waredwyd, 
a ogoneddwyd, ac a wuaed yn Dduwiau. Ac felly, uieg\s ag y 
dyrchafwyd eu byd o sefyllfa dymmorol i un ysbrydol, y dyrch- 
afwyd hwythau hefyd o fod yn ddynion syrthiedig i fod yu 
Dduwiau nefol, i hreswylio eu nef yn oes oesoedd. 

21. Mae y Duwiau hyn, wedi eu gwaredu o’r hedd gyda’u 
gwragedd, yn anfarwol a thragywyddol, ac ni fyddant feirw 
tnwyach. Eithr hwynt bwy a’u gwragedd a fyddani yn odiaelh 
ddedwydd. Mae yr holl ganlyniadau anwylaidd o gariad priod- 
asol a fodolai yn eu mynwesau pan yn f<»dau daearol a syrthiedig, 
yn awr wedì eu mwyhau a’u perffeithio yn fawr, yr hyn a wasan- 
aetba i orlenwi eu heneidiau â theimladau o hyfrydwch per- 
lewygol, a cliariad annherfyuol tuag at eu gilydd, ac â gorfoledd 
sydd yn dragywyddol. Mor hyfrydol — mor ddyd-lorol — mor 
annesgrifiadwy ddymunol yr ymddangosant yn ngolwg eu gil- 
ydd ! Yn llawn rhinwedd a daioni, gwybodaeth a dealltwriaeth, 
serch a'chariad — hwy a ytmìdysilaeriant allan yn holl ddys- 
claerdeb a gogouiant y priodoliaethau dwyfol hyn, gau ysbrydoli 
eu gilydd, a’r hoìl nef, A chy tlawnder o lawenydd tragywyddol. 

22. Mae yr holl Dduwiau hyn yn gyfartal mewn gallu, inewn 
gogoniant, mewn Jlywodraetli, ac uiewn med'îiant o bob peth ; 
pob un yn meddu cyflawnder o wirionedd, o wybodaelb, o ddoeth- 
ineh, o oleuni, ac o ddealltwriaeth ; pub un yn llywodraethu eì 



UDGORN 8E10N. 


«51 

«ìnn yn mliob petb trwy ei briodoliaetbau ei bun, ac yn cael ei 
lanw â cbariod, daioni, trogaredd, n ohyfiawnder tuag bawb. 
Cyflawnder o’r holl briodoliaethao hyn yw yr byn a gyfansodda 
Dduw. “ Goleuni yw Üuw.” “Cariad yw Duw." “Gwirion- 
edd yw Duw.” Mae y Duwiau yn un yn y ibinweddau a’r 
priodoliaelhnu. Nid yw GwirioiieJd yn Hoaogrwydd o wirionedd- 
au o herwydd ei fod yn preswyiio inewn Uiosogrwydd o bersonau, 
«ithr un gwirionedd anwahanol ydyw. Gelwir pob person yn 
Dduw. nid o herwydd oi svlwedd, nac ychwaith o herwydd dnll a 
muintioli y syiwedd, eitlir o herwydd y rhmweddau a drigant yn 
y sylwedd. Nid yw personaii ond yn unig tahernaclau nen 
demlau, a Gwihionedd vw y Duw sydd yn pre«wylin ynddynt. 
Oa yw cyfiawnder gwirinnedd yn preswylio mewn miliynau an. 
eirif o bersnnau, yna mae vr un Duw diwahan ym trigo ynddynt 
oll. Gun y gall gwiiion**dd breawylio yn yr lioll fydoedd ar yr 
un fynyd, o ganlyniad fe all Duw, yr li*n sydd T\’inonedd, fod 
yn yr hoil fydoedd ar yj* un fynyd. Nis gall teml o gnawd, ac 
eegyrn, ac ysbryd anfHrwní, ond yn uuig fod mewn un lle ar 
unwnith ; ond gwirioneJd, \r hwn sydd Ddnw, u nll drigo mewn 
rhifedi aneirif o demlau felly ar yr un eiliad. Pan yr ydym ni 
yn nddoli y Tad, nid ydyra yn nddoli ei horson yn unig, eithr vr 
ydym yn addoli y gwirionedd syrld yn trigo yn ei berson. Pan 
yr ydym yn addoli y Mab, nid ydyni yu uddoli ei gorff yn unig, 
«ithr yr ydyra yn addoli gwirionedd, yr hwn sydd yn trigo ynddo. 
Felly liefyd, pan yr ydym yn addoli yr Yabryd Glân, nid v syl. 
wedd yr yd\iu yn addoJi yn unig, eithr gwirionedd, yr hwn a 
breswylia yn y sylwedd hwnw. Tyner gwirionedd ymaith oddi 
wrth ryw uu o’r bodau iiyn, ac ni fyddai eu personau neu eu 
sylwedd yn wrthddryeh aJdoliad. Gwirionedd, goleuni, a char- 
iad, ydym ni yu adJoli a inawihau ; yr un yw y rliai hyn yn yr 
holl fydoedJ ; a clian mai y rhai hyn svd(l yn cyfansoddi Duw, 
yr un yw El'e yn yr holl fydoedd ; ac o herwydd hyny, y mae 
preswylwyr yr holl fydoedd yn cael eu gofvn i uddoü a raawrhau 
yr un Duw. Ohlegid fod Duw yn trigo mewn teinlau lawer, yn 
fynych efe a lefar* wrihym ui, megys pe byddai Duwiau lawer; 
mae hyn yn wir pan wneir cvfeiriad at nifer ei drigfanau ; eiihr 
nid yw yn wir, ac nis gall fod yn wir, mewn unrhyw ystyr arall. 
Am hyny, yn ein holl ddywediadau a'n hyroresyniiadau dvfodol, 
âiydded iddo gael ei ddeall yu eglur, eiu bod yn cyfeirio yn unig 



'JDGORN SEIOIf. 


252 

at liosogrwydd o dernlau, yn mha rai y mae yr uri gwirionedJ 
neu Dduw yn trigo. Ac hefyd, pan fyddom yn llefaru am un 
Duw yn unig, ac yn dywedyd ei fod ef yn dragywyddol, heb 
ddechreu neu ddiwedd, a’i fod yn yr holl fydoedd ar yr un eiliad, 
bydded iddo gael ei gofio yn gwbl, nad ydym yn cyfeirio at un- 
rhyw berson neu sylwedd neillduol, eithr at wirionedd yn trigo 
mewn amrywiaeth mawr o sylweddau. Fa le byuag y caífoch 
gyflawnder o ddoethineb, gwybodaeth, gwirionedd, daioni, cariad, 
a rhinweddau cyffelyb, yno y cewch Dduw yn ei holl ogoniant, 
gallu, a mawrhydi - gan hyny, os addolwch y perffeilhderau 
addoladwy hyn, chwi a addolwch Dduw. 

( I'w barhau.) 


CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

Y Gymmanfa uchod a gynnaliwyd yn Neuadd y Cymreigydd- 
ion, Merthyr, ar y 27ain o Fawrth, 1853, o dan lywyddiaetb yr 
Henuriad D. Jones. 

Declireuwyd am hanner awr wedi deg trwy ganu, a gtreddiodd 
T. Giles. Yna y Llywydd, wedi cynnyg rhai sylwadau, a osod- 
odd holl awdurdodau yr Eglwys gerbron y Saint, er eu cymmer- 
adwyo, yr hyn a wnaed yn unfrydol; ac yna treuliwyd gweddill 
y cyfarfod i ymdrin â materion perthyncd i’r Gynnadledd, a ther- 
fynwyd trwy weddi gan yr Hcnuriad D. Spencer. 

Am ddau, wedi cauu a gweddio, y Llywydd a anerchodd y 
cyfarfod yn fyr, ac a alwodd yr Henuriad D. Spencer i ddysgu y 
Saint yn Saesneg, yr hyn a wnaeth fel y eanlyn : — “ Anwyl gyf. 
eilliou, a brodyr a chwiorydd, — Yr wyf yn teimlo yn dda i fod 
yn eich plith, gan fod eich gwynebau yn siriol, a’ch bod yn ym- 
ddangos fel pe byddai genych Ysbryd yr Arglwydd. Gwn fod 
ein teimladau ni yn wahanol i eiddo pobl ereill, a’n mwynhad 
hefyd. Mae yr Arglwydd wedi bod yn drugarog iawn wrthym 
ni, trwy roddi i ni wybodaeth o’r ffordd sydd er ein hachub. Yr 
ydym yn darllen am ragorfreintiau ei blant yn yr arnser gynt, 
pan yr oeddynt yn cadw ei gyfraith : fe gawn ninnau eu 
derbyn hefyd, os byddwn yn ufydd. Galwyd ni i fod yn debyg 
i Paul, sef bod yn Vob peth er mwyn yr efengyl. Mae ein 
galwedigaeth yu wahauol i eiddo neb pobl a ddaeth eriued i’ E 



UDGORN 8EION. 


209 

ddaear. Dywedai y Prophwyd fod gan Sainl y Dyddiou Diw- 
rddaf fwv o waith i*w wneuthur nag a wnaed gan nebereill. 
Fe gadwodd Duw ei biaut mewn caethiwed gynt dros bedwar cant 
o riynyddoedd, er eu paroloi i fod yn freninoedd ac offeiríaid. 
Efe a wnaeth wyrthiau uerthol yn eu rnyag; a phan yr oeddynt 
yn cael eu cytìawni, yr oeddynt yn foddlawu i ufyddhau i Moses ; 
a thra yn ufyddhau i Moses, hwy a gawsent addewid o'r wlad. 
Eithr fe ddarfyddodd y gwyrthiau nerthol, ac yna hwy a ddech- 
reuasant fod yn anfoddlawn ar eu duil o fyw, ac a feddy liasant 
nad oedd Mohos yn fwy nû dyn : ond ar fyuydd Sinai, yr A r 
glwydd a roddodd wybodaeth amgen iddynt. Er hyny, bwy a 
ammheusunt awdurdod Mu8«h drachefu, ac a wrlbryfelauant, yn 
ngwyneb yr holl wyrlhiau a gawsent yn tìaenorol ; a hwy «* 
wnaelhant lo aur, ac a gawsant ddyoddef ain hyny. Cafodd 
Corah, Datban, ac Abirarn Lefyd eu llyncu gan y dduear. Ni 
oddefai yr Arglwydd iddynt hwy wrlhwynebu a grwgnach 
yn erbyn eu blaenoriaid; ac o berwydd eu grwgnachrwydd a’u 
hachwynion, ni aetb ond dau o honynt i wlad yr addewid. Nid 
ydym ni wedi eiu galw trwy ryw wyrthiau nerlhol ; eithr fe ddy- 
wedodd Daniel fod yn rhuid i’r deyrnas hon orchfygu pob un 
arall. Nid yw yr efengyl yu argyhoeddi trwy wyrthiuu, eithr 
Irwy egwyddorion; ac fe wna yr Arglwydd ni yn bobl rawy 
galluog nâ neb pobl a fu erioed yn y byd. Fe addawyd i mi, os 
cymmerwu fy medyddio, a cbael gosodiad dwylaw arnaf, y der- 
byniwn yr Ysbryd Glàn; mi a ufvddh«-ais ac a dderbyniais yr 
addewid ; m i a fedrwn brophwydo a llefaru mewn tafodau. Mae 
addewidion ereiil etto, ac y mae genyf finnau bethau ereill i'w 
gwneuthur, sef gwneuthur i ereill fel y dymunwn i ereill wneu- 
thur i minnuu, a darostwng fy holl nwydau i ewyllys fy Nhad 
o’r nef ; ac os bydd i mi eu darostwng, ac ufyddbau i gyfraith 
Duw, fe'm gwneir yn gyd etifedd â Christ; ac os felly, mi a 
ddeuaf yn Dduw. Mae yr addewid hon i chwithau, ac i bawb, 
ar yr ammodau hyn. Ni ofynwyd dim ar íy llaw i a’r uad allwn 
ei wneuthur. Teimlwyf y gallwn aberthu tad, mam, gwraig, a 
phlant, ac hyd y nod fy mywyd fy hun, er mwyn yr efengyi 
hon, am gael fy ngwneyd yn gyd etifedd â Christ. Dichon y 
gallwn gael aros 50 neu 100 ailynedd am fy ngwraig neu fv 
mhlant, canys y maent yn cael eu haddaw i ni etto : a pha 
beth yw aros dros gymmaiut à byny, mewn cyo.'rdríaeth i ívá 



L'DGOR N EEION. 


bebddynt i bob tragywyddoldeb. A oll dyn aros o’r gwanwyn 
liyd yr hrdref, pan y mae yn bau un bwehel o wenith, ac yn 
dysgwyl medi hannercant? Mae y byd yn gwneyd hyny. Yr 
ydyra ni yn ymbarotoi gogyfer â sefyllfa arall o fodoliaeth, ac 
yn awr yw ein haraser ui i hau ac aberthu erbyn hyny. Fel 
ag y sylwáis, pe cawswn i aros can ralynedd am fy ngwraig neu 
fy rablant, pa beth yw hyny ? Yr ydym yn awr ar brawf, a pba fodd 
y teimlwn i aberthu ein cbwantau a’u nwydau naturiol ? Fe ddy 
wedir y deuwn i garu yr hyn a fuom unwaith vn gasâu, a chasâu yr 
hyn a fuom unwaith yn garu. Teiralwyf yn awr yn falch o*r 
enw Saint y Dyddiau DiweJdaf, eithr teiralais fel arall unwaitb. 
Dywed Duw y rhydd efe râs i chwi, os ydychyn myned i aberthu 
eich gwraig, eich plant, eith tai, neu eich meddiaunau. Efe a 
roddodd râs i Ahraham ; ac o herwydd ei ufydd dod, efe a gafodd 
addewid o hâd mor aral â’r tywod ar làn y môr ; canys yr oedd 
efe yn credu fod Duw yn gyfiawn. Mae rhai o hnnoch chwi 
yn Nghymru yma yn hytrach yn ddi-yraddiried yn eich llywydd- 
ion, fel yr ocdd Israel tuag at Moses. Eich gwendid chwi yw 
liyny ; eithr dywedaf wrlhych ara beidio ofni. Mae pob peth a 
ddywedant hwy vn cael ei ysgrifenu, a hwy a gant ateb drosto 
eito. Pe buasai Israel yn ufydd i Moses, hwy a gawsent eu ben- 
dithio, pe buasai Moses yn dygwydd bod yn feius. Mae yr Ar- 
glwydd yn gwneyd i dda ddyfod allan o ddrwg. Yr ydych chwi 
wedi dyfod allan o fyd drwg-dybus ac atìywodraethus, ac o 
ganol swyddogíon llygredig, at o ganlyniad y raae yn naturiol i 
chwi fod fel yr ydych, Ni a ddylem gredu, os bydd i ni aberthu 
cant punt, y gwna ein Tad nefol roddi yn ol y càn cymmaint: 
eithr os credwn, fel Israel, fod petliau yu feius, ac anufyddhau, 
nyni a dorir allan. Etto y mae yn bosibl i bethau cyfeiliornus 
gael eu dysgu. eithr ein gwaith ni yw ufyddliaii hyd ues y 
6ymudo yr Arglwydd y llywydd a'i gwnelo o’i le. Darfu i Saul 
weithredu yn feius, ond ni wnaeth yr Argiwydd ei symud yn 
uniongyrchol ; gwnaelh Dafydd ei anrhydeddu yn ei swydd; a 
phan welodd yr Arglwydd yn dda, cal'odd Saul ei syraud o'i le. 
Ni wnaelh yr Arglwydd ganiatáu i ddyn mor tlda â Moses fyned 
i wlad yr adilewid, oblegid iddo wneuthur rhyw bi-thau yn feius. 
Felly, gwelwth fod Duw â’i lygaid ar eich blaonoriaid, ac efe a 
weinydda gyfiawnder i hob dyn, nad pa mor fawr bynag y bo. 
Y mae genych chwi yuaa yn Nghyraru ddynion da yn 



l'DGORN' SEIOV. 


255 


lljwyddion arnoch, y rhni y mae hendithion I)uw yn gorphtry» 
arnynt ; a chwi a fendilhir trwy ufMÌdhau iddynt. Yna bydd 
raid i ch\«i fyned i Seion i gael eich golcliiadau, eueinniadan, 
&c., er eich paroto i gyflawni gwai h mawr a rhyfedd; a’r Ar- 
glwydd a rydd i chwi y beudilhion * ae iwyd nr eicli penau. Am 
hyny, telmlwch yn dda, os bydd raid i chai aberthu, a meddyl- 
iwch am y bendithion mawr ac anmhriaiadwy sydd i ddyfod i’ch 
rhan ; a boed i chwi ddyfod yn freniooedd oc oífi iriaid, a cliael 
mwynhau yr lioll fendithion a berthynant i’w deyrnaa. 

Yr Ilenuriad John Davis — Anwyl frodyr, mae yn llawen genyf 
eich cyfarfod lieddyw etto. Gwelaf eicb bod yn gyffredinol yn 
edryclí yn llawer gwell, a gobeithiaf yr edrychwch yn well etto. 
Ymddengys eich bod yn mwynhnu Yabryd yr Arglwydd, ac am 
wneuthur penderfyniad o’r newydd. Mao llawer o lionoch wedi 
taflu heichiau trymion i lawr, ac y inae eich golwg yn llawer 
rhagorarh. Mi a wn am yr hyn sydd yn llethu dyn, a'i dristàti 
a’i gaetliiwo ; ond pa fwyuf aydd yn • yfod i'in herhyn i, mwyaf 
i gyd yw fy mhenderfyniad u’m codernid, canya mi a wn y cyd- 
weithia yr oll er Jaioni. Anfynych iawn y ceir yr hen fyd yma 
yn llyfn. Yr ydym fel pe bydd mii ar fòr, yn cael tywydj teg 
weithiun, a prydiau eteiîl y futh ystormydd nea y gallwn feddwl 
fod ein llong eglwysig ar suddo i r eigion. ünd gud**ucii i ni fod yn 
debyg i fachgen y cadhen hwnw, i allu bod yn dawe) a dweyd y 
gwyddom fod ein 4 ‘ Tad wrth y llyw,” ac y deuwn oll maes o law 
yn ddiangol i'r poithladd. Os bu rliyw anghyflawuder yn cael eì 
arferyd ar y fo duitli, mae yn sicr y derhynia y sawl a’i gweinydd- 
odd ei gyfluwn gosp, ac y derbynia y rliai a ddyoddefasant yn 
amyneddgar eu gwobr fawr. Fo ddysclaeria eyfiHwnder yr eglwya 
hon cyn liir yn ogoneddus, ac ni fydd neb nacliaUT ei weled. Na 
fydded i ni, ynte, ddysgwyl perffeithrwydd etto, canys amser 
aberthu yw liwn; ond gadawn y cyfan hyd yr amser y daw pob 
peth i’r golwg. Teiralwch i godi y gwan, ac iuchâu y rhai clwyf. 
us; a gweddiwoh dros eich llywyddion, ac yna yr Arglwydd a 
ddyhidla fondilhion arnoch. Fe fydd yr anhausderatt a gwrdd- 
asoui yn llosol i ni, canys fe<burir yr eglwys o ddrygioni. 
Teiiulwch, ynte, i weddio hyd nes na fyddo un oerfelgarwch o’cìi 
mewn — hyd nes y byddo ysbryd Seion ynoch ; ae nac ail gyfod- 
wch dJim sydd wedi niyned heibio, oud claddwch y cyfan, ac na 
edrychwch yn waeth ar ncb, canys brodyr ydym i gyd. GweJd- 



266 


LÜGORN SEIOÜ • 


iwch dros Lywyddiaeth yr Eglwys yn Ngbymru, girnewch les i 
ni ein trioedd ; ac wrth ein llesoli ni, byddwcb yn llesoli eich 
hunain. Cynnaliwch ni i fyny roegys un, a Duw a’c bendithiu 
ac a’n Uwydda, hyd nes na allo neb ein hattal. Am byny, bydd- 
nn gewri dewrion gyda y gwaith hwn, ac yna daw y rhai llesg 
yn mlaen ; ac os cewch fai yn rhywun, hysbyswch ef iddo. 
Ymddiriedwch bob amser yn llywyddiaetb yr Eglwys. Bendith 
yr Arglwydd fyddo arnoch, a theimlo wuelocb i weddio o galon ; 
ac yna cewch weled fel y cynnydda cariad yn eich plith, a tbeim- 
ladau gwresog. Yr ydych yn awr yn adwaen y ddwy ochr, yr 
arwa’rlyfn; a gwyddoch werth cydwybod dawel ac heddych- 
lawn. Chwi wyddoch hefyd y gall dyn wneyd nef iddo ei huu, 
trwy wylio a gweddio, hyd y nod yn yr ystorom arwaf. Yr Ar- 
glwydd a roddo ei Ysbryd i chwi oll i deiinlo yn gysurus a phen- 
derfyno), yn enw Iesu Grisl. Amen. 

Yna canwyd, “ Pan ddelo’r Saint oll adrcu ’nghyd.’’ 

Y Llywydd D. Jones — Yr wyf yn meddwi eich bod yn teiralo 
yn well o hyd ; yr wyf fi, beth bynag. Mwyaf i gyd a ddeall- 
wu o egwyddorion teyrnas Dduw, goreu i gyd y teimlwn. Pan 
feddyüoch na fydd eich llywyddion yn eich boddloni, gweddiwch 
drostynt, fel yr annogwyd chwi gan y brawd Davis, hyd ues y 
byddant yn eich hoddloni. Os gweddiwch drostynt, uis gallant 
eich ni weidio ; cauys nid ydynt hwy yn aragen uâ phibellau er i 
chwi dderbyn trwyddynt. 

Y Llywydd W. S. Phillips — Yr wyf finnau, fel fy mrodyr, yn 
teimlo eich bod yn dyfod i deimladau gwell o hyd. Yr oedd Ys- 
bryd Duw yn helaeth ymayn y boreu,ond y roae mwy o bono 
yraa yn awr o lawer. Yr ydym ni fel enwad o Saint y Dyddiau 
Diweddaf wedi achosi llawer o siarad ac amryson yn y byd, 
ond ddira cymmaint erioed ag a wnaelhora achosi yn ddiweddar. 
Os teimlwn i ufyddhau a meddu Ysbryd Duw yn helaeth, gallwn 
roi testunau newydd iddynt etto; caays mae yn rhaid i’r byd 
gael rhywbeth o hyd. Wel, bydded i’r holl frodyr a’r chwiorydd 
&ydd yma heddyw feddiannu ysbryd y bywyd, a myned i blitb y 
byd, a phregethu iddynt, ac yradrechu eu bedyddio. Bum yn 
Nghaerdyf yn ddiweddar, ac yr oedd yno ysbryd bedyddio, a’r 
Saint yn Uawn awydd a llawenydd, ac yr oedd rhai yn caei eu 
bedyddio y pryd hyny. Yr ydym am i chwi gredu fod pob peth 
yn iawn goruwch i chwi, a bod eich Uywyddion yn un mewn 



UDGORN SEION. 


257 


cariaJ. Ac mi a îefaraf air neu cîdau wrthych ynghylch y Llyw. 
ydd Dan Jones. Os oea rhai o honoch wedi dychymcnygu a 
dweyd rhywbeth yn ddrwg am ei gyrnraeriad, neu oa oea rhyw- 
beth felly wedi ei yagrifenu ur eich cof-lyfrau yn rliywle, mi a 
ddymunaf arnoch ei groeai allan y cyfleu cyntaf; canya mae yr 
byn a draethodd rhai am dano, yn anwireddua a disail, fel y 
clywsoch gan yr awdurdodau fu yma yn ddiwcddar. Clywsoch 
fod ei gymmeriad yn dda yn Seion ; ac am hyny, dadwnewch yr 
oll a draelhwyd yn ddisail ara dano, a rhwystrwch bawb rliag 
tracthu dim yn mbeilach. Yr ydym ni ein trioedd yn un yn 
awr ; ac fe ŵyr y diafol, oa byddwn ni ein trioedd mewu undeb, 
na ellir rhwystro gwaith Duw i fyned yn mlaen. Bydded i bawb 
a feddant deimladau ymranu, yru y teimladau hyny yroaith, a 
gweddio drosom. Frodyr a chwiorydd, yr ydym yn deisyf eich 
cynnorlhwy, a gweddiwch drosom ; a bydded i ni o hyn allan 
newid y testun. a gorfoleddu yn iachawdwriaeth ein Duw, gan 
gyhoeddi heddwcli a thangnefedd yn mhlith y Saint ; a’rbendith- 
ion hyn a’ch canlyno, trwy Ieau Grist. Amen. 

Y Llywydd D. Jones— Bydd i ni deimlo yn hyfryd, os gwedd- 
iwn dros bawb ; ac yr ydym wedi profi hyn eisoes ; ac na 
ddyweded neb nas gẃyr y irordd i gael teimladau da. Mae rhai 
dvchymmygion yn bodoli ynghylch pa bcth a wneir o arian y 
Degwni yn Seion. Mae pawb yno yu cael talu degwm, o Drig- 
liam Young i waered. Beth, meddech, Brigham Young a’i gvd- 
swyddwyr yn talu degwm ! yr oeddera ni yu meddwl fod Brigham 
Young a hwythau yn byw ar y degwm. a'u bod trwy hyny yn 
gallu marchogaeth yn eu cerbydau, &c. Mi wn i fod Brigham 
Young yn cynnal ei hun a’i deulu, trwy ei fasgnach a’i fferm, 
dc. ; ac y mae efe roor harod i'w dalu â neb, a*i gynghorwyr 
hefyd ; ac nid oes neb ychwaith o*r Uywyddiou ereill sydd yn 
Nyffryn y Mynyddoedd yn byw arno. Mae y degwm yn myned 
i adeiladu teyrnas Dduw ; mae llawcr o sefydliadau newyddion 
i’w hadciladu, fel y gwyddoch. Yr ydych chwi wedi danfon 
arian oddiyma er adeiladu Teml i’r Arglwydd, Ue y cewch fyned 
i gael eicb liaddysgu er myned i bresennoldeb Duw, lle y cewch 
briodi am bob tragywyddoldeb, a derbyn bendiihion mawrion ac 
atiue8grifiadwy. Wrth feddwl am hyn, mae eich calonau yn 
gwresogi o’ch mewn, ac yr ydych yn ymlawenhau am i chwi gael 
v fraint o gyfranu tuag ati. Bydd yn cael ei dechreu cyn pen 



UDGORN SEION. 


neroftwr o dtlyddiau; ac O, mor favrr yw ein llnwenydd wrth 
feddwl fod genyin ni ran yno, a horl genym etifeddiaetii yno. 
Wcl, mae y fraint genych eleiii etto i gyfranc, feì y gwnacthoch 
y llynedd. — Mae y cwesliwn wcdi ei ofyn, sef beih a wneir o’r 
rhai a ytnfudir gan y Drysorfa Yinfudol r a oes rhaid iddynt dalu 
yn ol wedi inyned yno ? a pha beth os byddant yn rhy dlawd i 
hyny ? Mae eisieu i rywun agor y galon fach yua. Burn i yno 
am yspaid tair blynedd, ac ni welais un yn nnghenog yno. 
Gweision Duw sydd vn llywodraethu yno, ac ni chaiíf un o’r 
Saint fod ag eisieu arno. Fe ddywcd Brigham Young, “ Ewch i 
gyfarfod â hwynt, a derb> niwcli hwynt vn llawen; ewch à hwy 
i’ch tai, a gollyngwch hwynt i’ch gerddi ; ac os gofynant beth 
yw’r pris, na chyrnmerwch arnoch eu clywed.” Felly, mae pob 
pelh yn Seion yn cael ei ddwyn yn mlaen yn y ffordd t*reu. 

Yna canwyd, “ Nyni yw’r bobl ddewraf sydd a tlierfynwyd 
trwy weddi gau J. Roberts. 

Am chwech, dechreuwyd trwy ganu a gweddio gan yr Ilenuriad 
Robert Evans. Canwyd. 

Y Llywydd D. Jones — Anwyl frodyr, chwiorydd, a chyfeillion, 
wrth wele«l cyraraaint o honoch wedi dvfod yngbyd, ymddangosa 
i mi mai er gwybod y ffordd i gael bywyd tragywyddol y daeth- 
och yma; ond cyn y meddiannwch hyny, y uiae y peth cyntaf 
svdd genych i’w wneuthur yn beth pwysig, ac y mae yr ail yr un 
mor bwysig. a’r trydydd, a’r pedwarydd; a thyna yw gofyniad y 
Sant yn barhaus, ar ol iddo orphen gwneuthur un peth, Beth 
sydd genyf etto i wneyd ? Bydd digon genyra i wneuthur, a 
liawer o \versi genym i’w dysgu yn barhaus ; y mae yn rhaid i 
ni barhau yn ffyd<IÌawn hyd y diwedd,os mynwn fod yn gadwed- 
ig. O ! mor druenus fydd cytìwr yr hwn a redo yohydig, ac a 
ddyoddefa ei hun i gael ei rwystro, neu a feddylia ei fod ef yn 
gwybod digon, ac nad oes angheu am neb i’w arwain, ac o gan- 
lyniad yn arwain ei hun, nc yn y diwedd yn rayned i ddinystr. 
Mae genym ni, y Sain», ddigon i ddysgu yn barhaus, er deall y 
ffordd i redeg yr yrfa hon yn gywir, gan wybo<l os parhawn hyd 
y diwedd, y cawn goronau annillanedig yn nheyrnas ein Duw. 
*Mae yn anghenrheidiol i ni gael f*in harwain o hyd, o herwydd 
nas gallwn arwain ein hunain ; ac y mae i ui fwyd i gael yn ei 
bryd a’i dyramor, ac y mae arnom eisieu mwy-fwy o hono o hyd ; 
ao os arweinir a phurthir ni yn iawn, rhaid i ni gael Ysbryd 
Duw i’n harwa'm, a’i weision i’u porthi ; ac i’r dyben hyn, bydded 
i ni weddio drostynt yn y cyfarfod hwn, fel y caffom ein Uesoli, 
ac yr ymadawom ilan fendith y nefoedd, yr hon a’n canlyna yn 
yr hyn oll a wnelora. Rhoddaf le yn a«r i’ra brodyr yma i’ch 
dysgn yu egwyddorion y drefn ardderchog hon, trwy ba un y 
mae hoil ddynolryw i gàel eu hachub. Mor byfryd y teiralem, 
pe caem ni ein cyd-ddynion i ddyfod i listio dan faner yr Iesu, a 
milwrio yn ddewrdros ei deyrnas, fel y gallont gael eu hachub, o 
herwydd hon yw yr unig ffordd trwy ba un y cânt eu hachub ; 
ac yr wyf fi yn diolch i Dduw am yr efengyl hon, ac yn ei phrisio 


CDGORN SCION. 


269 

yn fwv ei gwerlh nâ holl drysorau gtrerfhfàTrr J b’yd. Yr Ar- 
glwydd u'ch bendithio i barliau yn ffyddluwn gyda hi, yw’m 
dymuniad a’ni gweddi, yn enw íesu lírist. Amen. 

Yr Henuriad Robert Evnns — Auwvl frody r » chwiorydd, yr 
wyf yn dyrauno rhan yn eich gweddian, fel y gallnryf ymwneyd 
ychydig â’r gofyniad pwysîg a ofynwyd, sef. Beth sydd i wneyd 
er bod yn gadtvedig? Gwn mai eglwys lesu Grisl >w yr eglwyo 
hon, a thrwy barhau yn ffyddlawn trwy bnh profedigueth, y cawn 
fywyd tragywyddol. Rhoddodd Crist esiampl i ni i’w ddilyn ; 
parhaodd et' vn ffyddlawn hyd nngeu, a hwnw yn angeu dirmyg. 
eílig a phoenus dros ei gyfeillion. Nid parhati yn ffyddlawn 
gyda rhywbeth sydd raid, ond gyda chrefydd Crist, sef i refydd 
y ÎSaint, â’r hon yr ymunais i yn uniongyrchol, wrth weleil ei 
hardderchogrwydd a’i rhagoroldeb ar bob ciefrdd ur»ll; a pheid- 
iais a phurhau yn flyddlawn gyda'r grefydd oedd genvf o’r hlaen, 

0 herwydd egwyddorion rhagorol yr eglwys hon, >»‘r bendithion 
mawr ao annesgrifiadwy sydd i’w mwynhun ynddi. l)vma yr 
efengyl oedd yn cael ei phregethn gan ddyscyblion lesu yn yr 
amser gynt, a chyfritìd pawli ag oedd yn ymuno â bwy, yn blant 

1 I)duw ; ond estroniaid oedd pawb ereill ; ac y mae eglwys 
Saint y Dyddiau Diweddaf vr un fath á hono yn inhob rhan o 
honi ; ac nid rhyw ddarnau o hono sydd genym ni, ond y raao 
yr holl fendithion, a’r breintiau, a’r doniau, a’r swyddogion, a’r 
gallu yn ein heglwys, yr un mor gyfluwn ag yr orddynt yn yr 
pglwys gynt; ond, er mor ardderchog yw ei hegwyddoiion, er inor 
ddwyfol ei gosodiad, ac er cymmaint y gallu sydd ynddi, an- 
mhosibl yw i neb gael ei achuli heb bnrhau yn ffvddlawn 
ynddi byd y diwedd, trwy yr holl groesau a’r profedigaelliuu a 
geir o’i licrwydd lii ; a’r neh na pharhao, a fyddant dehyg i’r 
ttontynion ffol, a'r gwas a guddiodd ei da.rut yn y ddaear; am 
hyny, os ydych yn meddwl ymuno à hon, gyfeillion, os ydych 
aiu barliaa yn y blaen yn ffyddlawn gyda hi, Saint. ystyriwch 
yu mlaen llaw, gwnewch fel dyn yn myned i adeiladu tŷ, ac yn 
bwrw y druul yn gyntaf; treiwch eich penderfyniad cyn ymuno 
â hon, cyn yr ewch gam yn mlaeo ynddi ; o herwydd y mae ht 
yn gofyn dyn yn gyfangwbl at ei gwasanaeth ; ac nid jw bon 
yn grefydd a all dynion ei gwella, ond yn grefydd a wella ddyn- 
ion. Pan y mae dyn yn gwella ei grefydd, ymddangosa ei fod 
ef yn well n;Vi grefydd ; yna annTiebyg iawn yw hono i fod yn 
grefydd Crist. Na chymmerwch fuchedd ddrwg ryw nu, neu ryw 
Tai ynddi, tii rwystr i chwi ymuno á hi, ond deuwch i fewn iddi, 
a dywedwch fai y brawd hyuy wrtho inewn cariad, gan ewyllysio 
daioni idd<». Yr wyf yn gwybod fod cyfiawnder yn cartrefu yu 
yr eglwys hon, ac y gweinyddir of i bawb. Nid yw yr eglwys 
hon beb rai dynion drwg ynddi, o herwydd cyffelyb yw i rwyd a 
fwriwyd i’r raòr, yn dal pob math o bysgod. Mae yu debyg befyd i 
d>' g w >* cyfoethog, sydd â gwahanol lestri, at barch ac aumharch 
ynddo, at wahanol ddybenion ; mae yno lestri heirdcl ar y crog- 
fyrddau, ac y mae yao ûwch-lludw hefyd at gario budreddi, as 



260 


ODGORN SEION. 


nid yw hwnw yn cael ei gadw yn y parlwr, ond yn ocbr y domen, 
bid siwr ; felly y raae gyda dyninn yn yr eglwys hon, os cyra- 
raerant feiau ereill i fod yn rhwystr iddynt ddyfod vn ralaen yn 
hwylus yn yr eglwys hon, gan ddweyd am hwn, ac ara y llall, 
llestri yn cario budreddi a fyddant, ac ochr y doraen fydd eu lle. 
Mae ereill, ar ol cael talentau, yn debvg i’r hwn a guddiodd ei 
dalent yn y ddaear ; efallai y bydd gan ryw un swydd henur- 
iad, ac y bydd yn dycliwelyd yn ol, arol bod allan yn pregethu, gan 
ddweyd,“ Mae yn well genyf fod yn aelod ; gadewch i rai fod, 
os gwelwch yn dda.’* 3eth y w y roater arnoch ? “ Gormod o 
erlid !’* A wnewch cbwi felly ag ef? Na wnewch, ond rbwym- 
wch ef draed a dwylaw, a theflwch ef i’r tywyllwch eithaf. O’r 
ochr arall, pan fyddo’r diacon bach wedi bod yn ffyddlawn 
gyda’r ychydig oedd ganddo, dacw ei feistr yn dychwelyd yn ol, 
ac yn ei wobrwyo, er mai ychydig oedd ganddo. Ai gwobr fach 
oedd hi, ynte ? O, nage, “ Ti a fuost ffyddlawn ar ychydig, a rai 
a’th osodaf ar lawer.” Dyma y fath diefn ardderchog yw hon. 
Dnw a’n bendithio i barhau yn ffyddlawn gyda hi, er mwyn 
Crist. Araen. 

Canwyd, “ Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Duw.” 

(JTw barhau.) 


AM RYWIAETH AU, &c. 

Pe gallai dyn gael hanner ei ddymuniadau, efe a ddyblai ei 
drafferthion. 

Ymddyddan rhwng Clochydd a Sant. — Clochydd — Dywed, 
fachgen, a ydych chwi yn credu mewn Aml wreigiaeth ? Sant — 
Ydyro, siwr. Clochydd — Dear anwyl, bobl felldigedig! Sant — 
Wel, pahara yr ydych chwi yn rhyfeddu, a chwithau yn ei gredu 
eich hun ? Glochydd — Pa beth, y fi yn ei gredu, fachgen ! Sant 
— Ië ; onid ydych yn darlleu bob Sul yn yr Eglwys.mai “raegys 
yr oedd yn y dechreu, y mae yr awr bon, ac y bydl yn wastad/’ 
Clocbydd — Dcar me\ pwy na weddiai am i felldith yr Hollalluog 
ddyfod arnoch i gyd. — G. Roberts . 


Taliadaü o Ebrill S hyd Ebrill 14. — SirFynwy, £5; Sir 
Frycheiniog, £3 Os 8c ; Sir Fon (gan J. W.), 1 Is lc; Sir Ddin- 
bych, £2; Pontytypridd, I2s 6c ; Aberamman, 9s; Dowlais, 
£l lOs 5c; Georgetown, 5s 2c ; Ffynnon Tydfil, 3s ?c; Llan- 
fabon, 6s 6c. — Cyfanswm, £13 I8s 1 lc. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , John's Street , Georgetown , Merthyr. 


I. DA V I S , AKG RAPFYDD, MEETHTR-TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

N B U 

Jsfrm v. ŵ'itiu. 


Rhif. 17.] ËBRILL 23, 1853. [Cyf. V. 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parliad o dud. 237.] 

O 9 vw y Cenedloedd yn ystyried Priodan Batriarchaidd yn li fryeh~ 
eiiyn'' ag sydd wedi myned i lygaid y Saint, bydded iddynt liwy, 
cyn yr anturiant ei dynu allan, i ryddhau y trawstiau mawrion 
sydd yn eu Uygaid eu hunain ; ac yna hwy a ddysgant fod yr 
hyn a dybient hwy yn frycbeuyn, mewu gwirionedd yn sefydliad 
dwyfol, yr hwn yr yraarferyd ag ef gan y dynion santeiddiaf 
erioed a fuont byw yn yr amseroedd gynt, dan nawdd a chym- 
meradwyaeth yr Hollalluog. 

Mae traddodiad yn achosi i bersonau a chenedloedd “ hitlla 
ywybedyn , a llyncu cainel.” Gwaeddant allan megys pe byddent 
yu cael eu dychrynu allan o’u synwyrau, o herwydd fod tiriog- 
aeth yn ymarfer â phriodas gyfreithlawn yn ol y cynllun a rodd- 
wyd o’u blaen yn yr Ysgrythyrau ; eithr gallant lyucu yn lled 
rwydd, heb braidd roddi ochenaid, garthfeydd halogedig, truenus, 
a ffieiddiaf drygioni, ag ydynt yn ffynu i raddau dychrynllyd yn 
yr holl drofi mawrion, dinasoedd, a phorthladdoedd, yn mhlith y 
Cenedloedd. Gwnai un ffau o halogrwydd felly, yn yr amseroedd 
gynt, dynu i lawr farnedigaethau trymaf yr Hollalluog ar holl 
genedl Israel, byd nes y symudent y drwg, wreiddyn a cbangen, 
allan o’u mysg. Ië, hyd y nod am un achos o odineb, fe gafodd 
braidd holl lwyth Benjamin eu dinystrio, a hyny hefyd trwy 
orchymyn Duw. (Gwel Barnwyr xix, xx, xxi). Ond yn awr, 
gellir cael degau o filoedd o buteiniaid cyhoeddus mewn un 
17 



262 


ODGORN SEION. 


ddinas fel New York, a pbedwar ugain a deg o filoedd mewn nn 
arall fel Llundain, ac euo mae yr Unol Daleithiau a Lloegr yn 
galw eu bunain yu genedloedd Cristionogol, ac yn cymojeryd 
arnynt i addoli Duw pau v raae yr holl flìeidd-dra dan eu sylw. 
A yw y cenedloedd yn cael eu cyfiawnhau ag ydynt yn 
goddef y fatb ddrygioni raawr yn eu mysg? Nac ydynt 
yn ddiau. 

A all rhywun dybied fod Duw wedi cyfnewid fel nad edrycha 
ar yraarferiadau godinebus ac anrhinweddol yn awr gydah* un 
gradd o atgasrwydd ag a wnai gynt ? 09 ara un pechod o’r 

desgrifiad Iiwd, y cafodd pura rail ar hugain o’r Benjarainiaid, 
ynghyd â’u gwragedd a’u plant bychain, eu dinystrio trwy or- 
chyrayn Duw, pa beth raid fod y digter llidiog a’r barnedigaethau 
enbyd a drysorwyd yn erbyn y byd crefyddol yn bresennol, y 
rhai ydynt wedi caniatâu i’r ffieidd-dra hwn ffynu yn eu roysg, 
nid mewn ychydig o achosion unigol ar y fynyd, eithr mewn 
cannoedd o filoedd o acliosion, Ile y mae puteiniaid cyhoeddos* 
yn heidio allan o’u ffauau angeuol ac uffernol, fel cynnifer o 
3eirff gwenwynlìyd, wed» llygru cenedloedd a chenedlaethau am 
ganrifoedd ac atn oesau ? 

Bydded i’r genedl hon ddileu y drygau hyn o'u raysg; bydded 
iddynt wneyd cyfreithiau caeth er araddiffyn rhinwedd y wlad ; 
gosoder y cospedigaethau trymaf ar buteiniaid cyhoeddus, ac ar 
bawb a fyddo yn cefnogi y cyfryw, drwy hyfforddiad neu trwy 
esiarapl ; hydded i’r offeiriaid a’r bobl, y llywodraetbwyr a’r 
rhai a ly wodraethir, ymwisgo mewn sach-lian ac wylo gerbron yr 
Argìwydd oblegid pechodau y genedl, y rhai ydynt wedi cyrhaedd 
y nefoedd ac yn uchel waeddi am ddial ; bydded iddynt lanhau 
V tir, a dileu allan o fodoliaeth y ffieidd-derau enaid-ddinystriol 
hyn : yna bydded iddynt ddysgu rhinwedd i Utah, a’u haddysg 
a wrandewir, a’u cynghorion a dderbynir ; yna y creda raeibion 
a merched dewr-galon y Diriogaeth Fynyddig fod etto rinw’edd 
wedi ei adael yn y tir ; ac yna y genedl a ga ffafr yn ngolwg y 
Nefoedd, ac a gyfyd mewn nerth, mewn gallu, ac raewn mawr- 
hydi gogoneddus, ac a estyn ei llywodraeth i’r dwyrain, gor- 
llewin, gogledd, a'r deau, ac a reola mown huddugoliaeth ao 
anrhydedd tragywyddol hyd derfynau y ddaear. Eithr hyd hynyr 
bydded iddynt guddio eu gwynebau mewn cywilydd, a gwridio 
raewn dystawrw r ydd raawr, wrth ddyfr-ddorau drygioni, y rhai a- 


UDGORN AEION. 263 

^rìlwysint eu firydiau o lygrcdigaetli a marwolaeth yn mhob 
rhan o'r tir. 

Pahara y prioda y Saint dros bob tragywyddoldeb, yn gyslal â 
tbros amscr? O herwydd fod gwrryw a beny*r yn dysgwyl cael 
adgyfodiad oddiwrth y racirw, ac yn dymuno cael mwynhau 
cymdeithas eu gilydd yn y cymmeriad o wyr a gwragedd yn y 
bydoedd tragywyddol. A yur y Suint yn credu y caiff pawb a 
fuont yn wyr a gwragedd yn y bywyd hwn, fwynhau y berthynas 
hono ar ol yr udgyfodiad ? Nac ydynt; nid ydynt yn credu y 
caiff neb fwynhau y fraint hono, oddieithr y rhai a briodwyd 
trwy air yr Arglwydd, a thrwy ei awdurdod ef, dros dragywydd- 
oldeb. Pan fyddo dyn a dynes yn gwneyd cytundeb priodasol, 
a cbyfammodi i fod yn gyradeithion i'w gilydd hyd angeu, y mae 
ganddynt hawl ar y naill y llall dros y bywyd hwn yn unig ; pau 
ddelo marwolacth, nrae eu cytundeb a’u cyfammodau priodasol 
yn darfod ; ac yn yr adgyfodiad, pa gymmaint bynag a allant 
ddyrauno i fwynhau eu hunain yn yr holl anwyldeb priodasol o 
wr a gwraig, hwy a gant allan nad oedd eu cytundebau a'u cyf- 
aramodau y rhai a wnaed dros araser yn unig, yn rhoddi un 
hawl iddynt yn eu gilydd yn nhragywyddoldeb. Am hyny, ni 
chanialeir iddynt o dan unrhyw aniraodau pa byuug i íyw yn 
nghyd fel gwragwraig. Kithr ai ni allant adnewyddu eu cyt- 
undebau, ac ymbrindi drachefn yn y bywyd hwnw ? Na allant; 
canys fe ddywed yr Iesu, “ Yn yr adgyfodiad nid ydynt nac yn 
gwre : ca, nac yu gwra, eithr y maent fel angylion Duw yn 
V nef 1 ’ (Matb. xxii, 30). Y sawl ag nad ydynt wedi sicrhau eu 
priodas dros dragywyddoldeb yn y bywyd bwn, nis gallant byth 
wneyd hyDy yn ol llaw ; gan hyny pe celent trwy ffyddlondeb 
eu hachub, etlo ni fyddent ddim uwch nâ’r angylion, a gor- 
fodid hwy i fyw ar wahan ac yn unigol, ac o ganlyniad heb 
hiliogaetb, a byddeut yn weision i bob tragywyddoldeb i’r 
rhai hyny a gyfrifir yn deilwng i fod yn freninoedd ac offeiriaid, a’r 
rhai a dderbyniant orseddau a tbeyrnasoedd, a chynnyddiad di- 
ddiwedd ar eu hiliogaeth, ac a etifeddant dra rhagorach tragyw- 
yddol bwys gogoniant. Bydd ar y cyfry w anghen rayrddiynau o 
weision, fel y bvddo eu teyrnasoedd a’u llvwodraeth yn cyn- 
nyddu; a’r rhifedi gofynol a geir yn mhlith y rhai na chadwasant 
y gyfraith uchelaf, eithr etto a wDaethant eu hunain yn deilwng 
o wobr lai. {I'w barhau.) 



264 


DDGORN SEION. 


CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

[Farbad o dnd. 2 üo.] 

Yna galwyd ar rai o lywyddion y caDgenau i ddnreyd eu teim- 
ladau. 

Yr Henuriad Thomas Rees, Ffynoon-Tyd61 — Yr wyf fi wedi 
derbyn mawr les yma heddyw, ac yr wyf yn penderfynn bod yn 
ufydd i weision Duw, a derbyn eu haddysgiadau. Yr Arglwydd 
a’n benditbio ni oll, fel y byddom yn ostyngedig, yn ufydd, yn 
addfwyn, ac yn hawdd ein trin, fel clai y crochenydd. Y’r wyf 
fi wedi derbyu bywyd a nerth, trwy y Uywyddion heddyw, ac yr 
wyf yn gwybod fod gallu Duw yn eu meddiant. Anwyl gyfeill- 
ion, yr wyf yn gwybod mai hou yw gwir eglwys Iesu Orist, a’r 
unig fan lle eich achubir; a gwn, os ufyddbewch i’w galwad, y 
cewch dystiolaeth o’i dwyfoldeb. Duw a’ch goleuo i ddyfod iddi, 
yw fy nymuniad. Amen. 

Dilyuwyd ef gan yr Henuriaid Evan Williams, Llanilltyd. a 
David Rees, Sir Benfro; hysbysodd yr olaf fod y Saint mewn 
teimladau da yn y sir hono. Dywedodd William Jones, Cserdyf, 
eu bod wedi bedyddio tua phump ar hugain yno, yn y chwarter 
o'r blaen, y rhan fwyaf o ba rai oeddynt o blith y Wesleyaid, a’u 
bod yn peuderfynu bedyddio pump a deugain y chwarter nesaf, 
a bod y doethion yno yn synu, gan ddweyd fod rhyw ddoethineb 
rhyfedd gyda'r Saint. 

Yr Henuriad Thomas Giles — Frodyr, chwiorydd, a chyfeillion, 
yr wyf yn teimlo yn dda yn eich plitb, ac yr wyf yn teimlo yu 
ddedwydd gyda’r eglwys hon erioed ; yr wyf bob amser wedi cadw 
y bwbach hwnw, sef ofn, oddiwrtbyf; ac fy ngweddi barhaus 
vw, am iddo gael ei gadw yn mhell oddiwrthyf, fel y byddwyf yn 
ymddiried yn fy Uywyddion ; a phau y byddo dyn yn amgen i 
hyn, mae efe yn dechreu myned i uffern. Yr wyf yn penderfynu 
ufyddhau i’m Uywyddion hyd nes y byddo cyfraith Duw yn 
dweyd paid, ac yna peidiaf fiunau gyda hi. Yr wyf yn gwybod 
fod Ysbryd Duw yma yn cylymu calonau ein llywyddion 
ynghyd; ac yr wyf wedi laer weddio i hyny gael bod: yr wyf 
yn eu cyfrif yn dadau i mi, ac y mae genyf ymddiried ynddynt y 
caf iachawdwriaeth drwyddynt. Yr wyf yn benderfynol i gael 
ysbryd bedyddio i Sir Fynwy, a chael dynion i ddyfod i dderbyn 
Yshryd Duw, oblegid un ardderchog yw hwnw ; dyma yr ysbryd 



CDGORN SLION. 


265 

a ‘wna i ni deirnlo yn dda yn ein holl dreialon, a’n profedifç- 
aethau, a’n gofidiau ; niae yn rhaid i ni gael inyned trwy y drill 
yr un fatli â Job, a Iesu* Grist, a Phrophwyd mawr y dyddiau 
diweddaf, fel ein gwneler yn deilwng o deyrnas Dduw. Düw a’n 
bendithio i gadw yr Ysbryd hwn gyda ni, yw fy nymuniad yn 
enw Iesu Grist. Amen. 

Canwyd “ Haîl, smiling morn.'' 

Y Llywydd D. Spencer — Anwyl frodyr a chwiorydd, er nad 
wyf yn eich deall yn siarad yn yr iaith Gymraeg, yr wyf yn 
teimlo yn hyfryd, wrth eich gweled chwi felly . Os llefaraf er 
eich adeiladaetb, rhaid i mi ddweyd beth 6ydd oreu i cliwi woeu- 
thur. Y mae cyfrifoldeb mawr yn ymorphwys arnom, ac y mae . 
y nefoedd yn edrych arnora, os ydym yn iawn ddefnyddio yr hyn 
a dderbyniasora, er lles y gwaith hwn. Yr ydyra wedi ein galw 
i ymegnio ein dylauwad a'n çallu i adeiladu y deyrnas hon i 
fyny; mae gan y chwiorydd a’r oll o lionom allu i wneuthur 
hyu. Dylem ddysgu ein plant, a rhoddi esiamplau da o’u blaen, 
a’u hannog i santeiddrwydd a rhinwedd, fel y rhagoront ar bob 
plant ereill yn eu hymddygiadau; o herwydd hyn, fel un peth, 
y mae aml-wreigiaeth yn bodoli, fel y byddo i wragedd cyûawn 
gael plant, a’u dwyu i fyny yu llwybrau cyfiawnder, fe» y rhag- 
oront ar bob plant ereill, ac y byddo hyny yn amlwg i ereill ; 
felly y dylai y swyddogion fod hefvd, dylent amlygu i’r byd, trwy 
rodiad addas, eu bod yn eu raaeddu raewn diweirdeb, a'u bod yn 
yn elynion i bob malh o lygredigaeth. IMae genym ui i adeiladu 
tŷ i’r Arglwydd, a myned yno i gael priodas nefolaidd, priodas 
dragywyddol, a cliael ein bedyddio dros ein meirw, a chael ein 
golchiadau a’n heneinniadau, a'n hordeiniadau a’n cynnysgaeth- 
iadau, a derbyu bendithion raawr, na ddychymmygodd calon ara 
danynt erioed, hyd nes y byddwn yn wisgedig â gallu oddifry, 
ac y bydd yr olwg arnom yn hardd tuhwnt i bob darluniad. 
Yna, gwelwch nad elìir adeiladu «eml heb arian, a hydd rhai yn 
aros yno o’r boreu hyd yr liwyr i roddi cynnysgaethiadau, a dy- 
wedaf yn mhellach wrthych, pe byddai deg teml yn barod yn 
awr, byddent yn rhy fach gogyfer â’r meirw, a’r petbau a nod- 
ais. Bydd raid i’r rliai hyny fydd yn rhoddi eu holl wasanaeth 
er rhoddi cynnysgaethiadau, &c., gael eu cynnal ; ac y mae 
llawer o hethau ereìll yn bodoli,8ydd yn rhy faith i’w nodi yn 
bresennol, pa rai sydd o fawr bwys ; ond heb ddywedyd rbagor 



266 


UDGORN SEION. 


am hyna, gadewch i mi eich annog, os bydd eich llywyddioo 
yn galw arnoch i fod yn haelionus i roddi eich arian, na fyddwch 
ag ofu eu rhoddi, gan ddychymmygu beth sydd yn cael ei wneyd 
o bonynt. Mae y brodyr sydd yn myned ar genadiaelhau o 
Seion yn gorfod cael arian i’w cludo i’w llefydd penodedig, ac y 
mae yn rhaid argraffu gair Duw. Bydd eisieu arian at yr holl 
bethau hyn ; am hyny, Saint, cyfrauwch yn haelionus, ac na 
wyliwch ar eich llywyddion, fel cath ar lygoden, o herwydd gallaf 
sicrhau i chwi, eu bod hwy yn cael eu gwylied yn graff. Nid 
eich gwaith chwi yw gwylied eich llywyddion, ond fe edrycha 
ereill at hyny. Byddwch haelionus, ac yn ufydd i’w cynghor- 
^on ; yr wyf fi yn teimlo fod ynoch dueddfryd i wneuthur hyny, 
a’ch bod yn fobl haelionus, sydd yn ceisio myned yn mlaen, a 
gwneuthur yn iawn. Na siaradwch ychwaneg am bethau a dra- 
fodwyd, ac a drefnwyd, ac a gladdwyd, pa rai a achosodd eich 
anhawsderau diweddar, ac arr.ddiffynwch gymrceriad eich llyw- 
yddion ; a pbwy bynag a geisia eu gosod hwy i lawr, yr Hollall- 
uog a’i gosod yntau i lawr, bydded gymmaint ag y byddo. Os 
glynwch wrth y dynion hyn, sef Llywyddiaeth Cymru, fe eich 
bendilhir; y maeut raewn cariad ac undeb, a rhoddant eu bywyd- 
au i lawr y naill dros y llall, os bydd anghen, a throsoch chwithau 
hefyd ; dihunwch, Gymry, ac honwch eich breinliau a’ch iawn- 
derau, a chyn y gorphenaf fv sylwadau, yr wyf yn teimlo i 
ddweyd wrthych, fod bendithion mawr yn eich aros. Yr Ar- 
glwydd a dywalllo alîan ei Ysbryd arnoch, yw fy nymuniad yn 
enw Iesu Grist. Amen. 

Y Llywydd Phillips — Yr wyf finnau yn teimlo yn dda, frodyr 
a chwiorydd; sylwais ar y brawd D. Rees yn canraawl Saint Sir 
Benfro, gan ddweyd eu bod yn rhagori arnoch chwi ; yr oedd ef 
yn credu hyny yn ddiau, ond yr wyf fi yn dywedyd wrthych, fod 
rawy o Ysbryd Duw yn y cyfarfod hwn, nà fu yn Sir Benfro 
erioed, er fod llawer o hono yno. Fe wneir gwaith mawr a rhy- 
fedd etto trwy y nerth a gafwyd yma heddyw ; a bydd i lawer o 
eneidiau gael eu hachub. Dymunwn i L)duw dywallt ei Ysbryd 
arnom oll, er mwyn Crist. Amen. 

Y Llywydd Davis— Mae y Saint yma wedi cael profedigaethau 
na chafodd Saint Sir Benfro erioed, ond mwyaf galluog y bydd- 
ant hwy etto oblegid hyny; ac yr wyf finnau yn teimlo i ddweyd 
y gwneir gwaith mawr a rhyfedd yma etto, ac y byddwn yn uu 



tDGORN SEÍON. 


267 


yn ei wneuthur. Pawb sydd â’r un teimlad ynddynt, dywedent 
•“ Amen." (Y gynnullddfa yn gwaeddi “Amen.”) 

Y Llywydd Jones — Yr wyf yn meddwl, wrth eich gweled chwi, 
ara yr hen Saint yn yr amser gynt; pan wedi dod o ryw gyf- 
yngder a chaethiwed, a chael gwaredigaeth, yr oeddynt yn canu 
cân newydd ; felly y byddwn ninnau pan y byddwn wedi dod yn 
rhydd o bob treialon, a chyfyngderau, a chaethiwed, a blinder, a 
gofid, allan o Babilon ac o’r cystudd mawr, yn iach i fynydd 
Seion, wedi ein cànu yn ngwaed yr Oen. O, moT hyfryd y bydd 
ein caniadau, ac mor hardd fydd yr olygfa arnom, mown ded- 
wyddwch tragywyddol ; hyn fyddo ein rhan ni oll, yn nheyrnaë 
•Crist. Amen. 

Canwyd “ Er cystal yw cyfarfod." Terfynwyd trwy weddi gan 
y Llywydd D. Spencer. 

Dan Jones, Llywydd t 
Wm. Llwis, Ysíjrifemjdd. 

[Nid yw yn beth arferol genvm yn awr i gyhoeddi cof nodion 
cyraraanfaoedd y cynnadledduu ; ond barnesom fod y gymraanfa 
hon yn deilwngo gael Ue, gan i oi dderbyn cymmaint oddiwrth 
y brawd Spencer. — Gol.] 


DYBEN PENAF EIN BODOI.IAETH. 
(Dysgcidiacth a draddodwyd yn Nghaerfyrddin , Chwef. 20, 1853.) 


“ Ond a sawn ni aros yina, a thybied fod lioll ddefuyctd iati y byd>ssawd 
wedi esgyu i’r radd uchaf o bern'eitbrwydd ? a gawn ui dybied eu bod yn 
awr wedi dyfod i 1e o arosiad, tubwnt i’r liwu nis gjllant hytli fyned ? Na 
cbawn ; y mae cyfreitbiau eieill o weithtediad yn inba rai y uiae yn rbaid 
idoynt gael eu baddysgu.a chylcboedd ereill o radd uwcb a mwy gogonedd- 
■us, yn inba rai > inne yn rhaid iddynt ddysgu profiad; ac felly, lel y bydd 
oesoedd diddaifod yn ayor gosoniannau newyddion, a cbyfreitbiau newyddion, 
a moddau newyddion o weiibrediad, liydd iddyut fyned >n mlaen yn y 
raddeii o fodoiiaetb arddercbog, gy tírcdiuol, a tbragy wyddol." — Orson 
Pratt, yn yr “ Achos%lawr Cyntaf," tud. ‘24. 

Addefir yn ddieithriad mai dyben penaf dyn yw gogoneddu 
Duw, a’i fwynhau yn dragywydd, sef mwynhau ei deitl, ei swydd, 
a’i gytìwr; i’r gradd ag y byddo dyn yn dyrcbafu mewn gwyb- 
odaeth o’r egwyddorion a’r deddfau ar ba rai y mae Duw yn 
gweithredu yn ei swydd, i’r gradd liwnw y bydd yn cynnyddu 
^newn cyffelybrwydd iddo, ac i'r gradd y byddo yn gallu amgyff- 
ffed ei ddoethiueb, i’r gradd bwnw y bydd yn gallu ei ogoneddu. 



UDGORN SEION. 


26 * 

Ond pa bryd y gall dyn roddi gogoniant i Dduw yn gymmaínt 
ag i ateb dyben ei fodoliaeth ? a yw yn bosibl iddo wneuthur 
hyny yn amseroedd yr adferiad ? Nid anturiaf ateb yn gadarn- 
haol, rhag wedi ein holl draíferth a’n hymffrost yn ngwasanaeth 
yr Arglwydd, mai gweision anfuddiol iddo ef a fyddwn wedi y 
cyfan. 

Ond trwy ba foddion neu ffordd y mae i’r creadur o ddyn i 
atob y dyben hwnw o fwynhau a gogoneddu Duw ? Trwy gyd- 
ffurfio â’r dyfyniad uchod o eiddo Proff. Pratt, sef gosod ei holi 
alluoedd presennol ar waith i ddeall ac amgyffred natur egwydd- 
orion gweithrediadau Duw, yn y pethau a wnaed ac a welir, fel y 
delo yn alluog i amgyffred petbau goruwch, ac felly trwy fawr 
ymdrech a llafur i gynuyddu ar gynnydd Duw ei hun. 

Dywedir fod y nefoedd yn dadgan gogoniant Duw,a’r ffurfafen 
yn mynegu gwaith ei ddwylaw ef ; a bod dydd i ddydd yn 
traethu yraadrodd am dano, a nos i nos yn dangos gwybodaeth o 
hono trwy bob iaith ac ymadTodd. Ond trwy ba ffyrdd y mae y 
rhai hyn yn canu eu hanthemau i’r Duw Gorucbaf trwy bob 
iaith ac ymadrodd? Trwy i ddyD trwy nerth a chymbwysder ei 
reswm, ganfod ac amgyffred mawredd,gallu, a dawnus ddybenion 
y Duw byw, yn eu cyd drefniad a’u rbeoleiddiad i ateb doeth am. 
canion rhagluniaeth, a chynnaliaeth y cwbl yn ddisyfl a difeth ; 
ac i ryfeddu a chanmawl, trwy fawl a diolch, ei anfeidrol allu a’i 
drugaredd ef. 

Cyn dechreu o Dduw waith y greadigaeth hon, a rhoddi r’r 
haul ei ogoniant, y lloer ei chyfreithiau, y sêr eu hysgogiadao, 
y môr ei derfynau, yr awyr ei haddurniadau, a’r ddaear ei 
chnydau, ac felly y nefoedd i ddatgan gogouiant Duw, a’r ffurf- 
afen i fynegu gwaith ei ddwylaw ef ; gwir, yr oedd yn ofynol i 
ryw fôd gael ei wneyd wedi ei gyunysgaetbu â gallu a rheswm, 
a’i gytìeu mewn ffurf a sefyllfa i ganfod, deall,abarnu mawr gar- 
iad, gallu, doethineb, a daioni Duw yn eu rheoleiddiad, ac off- 
rymu i fyny aberthau o foliant a diolch iddo ef yn wastadol dros 
y rhan fud, neu anrhesymol o’r greadigaeth fawr. Y mae dyn 
wedi ei wneyd yn dra cbymhwys i’r perwyl liwn ; nid oes un 
bod creuedig ond dyn yn unig wedi ei anrhegu â chorffoliad 
unionsyth, ac wedi ei gyfleu o ran gwyneb a llygaid, a chynnysg- 
aethiadau meddyliol cyfaddas i’w alluogi i edrych i fyny gyda 
rhwyddineb a phleser ar y cyrff gogoneddus a arddangosant eu 


hunain vn y nefolion leoedd. Nid oes ammlienaelti nud oedd 
Creawdwr y bydyssawd yn bwriadu i ddynion ddyfod yn adna- 
byddus o’i hadeiladaeth, pan y rhoddodd efe i ni gymmaint o 
oleuni, rheswro, a roeddyliau digon galluog i dreiddio i roewn i 
wybodaethau alhronyddol ac astudiaeth tnewn pethau ar- 
dderchog. 

Am hyny, anwyl frodyr a chwiorydd, ein dyledswydd yw 
chwennych yn barhaus bob math o wybodaethau athronyddol ag 
8ydd yn gyrhaeddadwy yu yr amser presennol, er nad oes ond 
ychydig o wirioneddau profadwy wedi eu gadael gan holl oesoedd 
tywyll y byd, o herwydd eu haraddifadrwydd o Ysbryd y gwirion- 
edd, i eangu, roiniogi, a bywiocâu yr amgyffrediad, fcl y gallo y 
roeddwl gyrhaedd yn fwy treiddiol trwy holl gelloedd uatur, er 
nad wyf yn meddwl y bydd i Ysbryd y gwirionedd roddi gwyb- 
odaeth i neb o’r pethau yroa heb yr ymdrechion mwyaf o’u tu 
eu hunain; er fod rhai yn dywedyd wrlhyf (pan eu cyrohellwyf 
i yrodrechiadau o’r natur vroa), Y brawd Job, fe fydd Ysbryd 
Duw yn ein goleuo yn y pethau yna pan gyrhaeddom adref i 
Seion, fel pe na bai swydd gwell gan Ysbryd y Duw byw nag 
yspario eu diogi hwynt, ac na bae un achos o yroyraetb, llafur, 
nac ymdrech o’u heiddo hwy yu y caffueliad o honynt. Hof! 
fyddai genyf greu archwaeth yn mhob un o’r Saint, ag sydd yn 
chwennych rhoddi gogoniant i Dduw, a dyfod yn gyffelyb iddo 
mewn gwybodaeth a gallu, i gyrhaedd gwybodaeth o’r egwydd- 
orion a’r cyfreithiau, y rhifedi a’r mesurau trwy ba rai y creodd 
Duw y bydoedd trwy air ei ffydd ; ac nid meddwl ei fod yn 
ddigon o ogoniant i Dduw oddiwrthym, ein bod yn rhyfeddu a 
synu pau gyfodom ein penau i fyny y dydd wrth weled yr haul 
yn pelydru yn ei gyloh trwy yr eangder diderfyn, gweied y 
gwlaw, eira, neu y cenllysg yn disgyn ar y ddaear, neu weled y 
bwa amrywliw yn ymddysclaerio yn y cwrawl draw ; neu yn y 
nos, wrtli weled y lloer oleu yu roarcbogaeth ar fân gyuiylau 
y dwyrain bell, neu y sér tanbeidiawl yn palmeulu gwyneb y 
ffurfafen megys â llwch o aur. Nid yw yn ddigonol cliwailh i ni 
ddeall arocanion daionus Duw yn ngwneuthuriad a chyílead yr 
holl bethau mawreddog hyn, heb ddeall y cyssylltiadau sydd 
rhwng gweithrediadau uaturiaelhol, a dybeoion rhagîuniaethol y 
Jehofa mawr. F.r enghraifft, cymmerwch leuad y cynauaf, ueu 
fel y gelwir yn gyffredin y “ chwech nos oleu y mae yn bawdd 



■270 


UDGORN S5I0K. 


i chwi oll ganfod daioni Duw yn peri i’r lleuad gyfoJi am amryw 
nosau ar yr un amser braidd yn gymhwys ag y byddo yr haul yn 
inachlud, ac o fewn i ychydig o fynydau am bythefnos neu 
Tagor yn mis llafurus y cynauaf, pan amser aral! yn gwahan- 
iaethu tua thri chwarter awr bob ncs: ond a ellwch chwi ddeall 
ac amgyffred doethineb Duw yn nghreadigaeth a rheoleiddiad 
cylchoedd y bodau byn i ateb y dyben neillduol yraa, trwy eu 
cytìead yn hollol unol ag egwyddorion a cbyfreithiau natur? A 
ydych chwi yn deall achosion y gwlaw cynnar a diweddar, raellt, 
taranau, daeargryn, bwa’r gwlaw, a’r sêr hedegog, ynghyd â'u 
dybenion ? a ydych chwi yn deall ffurfìad y dafnau eiriawg, y 
rhai sydd mor amrywiol yn eu tfurf á blodau y maes, neu y 
gronynau cenllysg, y rhai a ddengys holl wahanol ffurnadau y 
deuddeg poìyjnn ? A wyddoeh chwi am y gwahanol ystafelloedd 
yn mlia rai y ffurtìr yr holl rai hyu ? Nis gellwch roddi gogon- 
iant i Dduw oddi wrthynt raewn modd teilwng, heb ddeall y 
pethau hyn, mwy nas gallai y miloedd pobloedd a welsoch yn 
ymgaeglu i’r dref hon yn ddiweddari weled yr ager gerbyd cyntaf 
yn dod i raewn, roddi un gogoniant i’r awdw’r trwy eu hanneall- 
twriaeth o egwyddorion peirianwaith, er eu bod oll yn dadgan 
ei glodydd yn y raodd rawyaf goruehel, ond derbyniai ef fwy trwy 
ganmoliaeth un peiriauydd medrus. 

Thomas Job, 

Proff. Astro. Brit. A. Assoc. 


AMDDIFFYNIAD. 

Mr. Gol., — Y n y t( Bedyddiwr” am Ebrill, 1853, tud. 119, gwel- 
ais Lythyr o eiddo H. L. o Aberhonddi, yn drwg-liwio rhai o’r 
Mormoniaid, ynghyd â’u hathrawiheth ; a chan mai myfi fel 
person y raae yn ei ddynodi, gwnaf grefu arnoch i ollwng fy 
ilythyr allan trwy yr Udgorn, fel amddiffyniad i’r cyhuddiadau 
uchod; cnnys gallaf brofi y rhan fwyaf o honynt yn anwiredd- 
au disail hollol, ac nad ydynt ond cestyll yn yr awyr. Gwirion- 
edd yw ein bod wedi bedyddio pump neu cbwech yn Aberhonddi, 
yn mhlith pa rai yr oedd un o’r enw David Davies, yr hwn a 
gafodd ei daro yn glaf yn nechreu Hydref, a bu farw o’r clefyd 
hwnw; ond na chaffai neb o’r Saint fyned yn agos ato, sydd yn 
aowiredd disail a chwedl wneuthur ; canys tra yr oedd yn gallu 


I' DGORN SBION. 


271 


mjned allan wedi iddo fyned yn glaf, yr oedd yn dyfod y rhan 
fynychaf i’m tŷ i, a tninnau yn rayned i'w dỳ yntau ; ac y mae 
v gymroydogaeth lle yr oedd efe yn byw yn dystion o hyny. 
Ymarfered H. L. i ddweyd y pwir, ynte. P/awf arall a ddyga 
yw tystlolaeth ei fara i rai, ynghyd ag un arall nad yw yn Sant; 
hyny yw, darfu i un brawd o'r enw Thomas Morgana, pan ar «i 
daith, basio lieibio heb alw ; a darfu i’r brawd uchod atifoddloni 
i hyny, gan ddweyd pe buasai y brawd hwnw yn glaf, y buasai ef 
yn royned ddeng milltir i’w weled ef; y mae ei faro, a H. L. yn 
hollol groes i’w gilydd. CaifT H. L. araroau hyn os gall. Peth 
arall etto, d.ywedodd i’r brawd uchod, hanner awr cyn marw, i 
gynnyg fv nharo i, John D. Iloberts, ond methodd a tbarawodd 
y gwely. I*e bunsai yn fy nharo, fe ftiasai H. L. yn galw hyny 
yn wyrtb, hid siwr; canys yr oeddwn i ar yr atnser y hu y 
brawd ucltod farw,tuag ugain milltir o Aberhonddi, yr hyn a \Vyr 
llawer. Rhyfedd fel y dywedodd Esaiah ara dano, — “ Canys eich 
dwylaw a halogwyd gwaed, a’ch bysedd â chamwedd ; eich 
gwefusau a draethasant gelwydd, eich tafod a fTurfiodd anwir- 
edd. M Y roae II . L. yn gobeithio tnewn gwagedd, ac yn dywed- 
yd celwydd, yn beichiogi ar flinder, ac yn esgor ar anwiredd. Y’ 
roae efe hefyd yn dywedyd tnai y Beibl yw rheol crefydd ; yr 
ydyro ninnau hefyd yn dweyd ei fod yn reol crefydd ; a charetn 
i H. L. ddangos i ni, pa ranau o hono yr ydym yn eu gwadu, neu 
yn mha beth y ntae ein hathrawiaetli yn gyfeiliornus. Y’r ydytn 
yn by w yn ddigon agos i’n gilydd ; ac y tnae iddo ef roesaw i 
wneyd hyny ar gyhoe<ld, neu yn y dirgel. Ryddai hyny yn well 
iddo o lawer nâ gwtieyd ei dalentau yn gwteri i garthion. Etto, 
mewn perthynas i’r dywediad na chai neb o’r Saint ddyfod at y 
claf, tysliolaetli ei faro i rai oedd, ddarfoi iddo, pan mewn syfr- 
dandod, ddywedyd,“ Cerdd oddi wrthyf, Jobn, > ’ ond nas gwyddaì 
hi pwy oedd efe yn feddwl; ond y raae ytna lawer wedi ei 
glywed yu dweyd ei fod yn gwybod ei fod yn Eglwys Dduw ; a bu 
farw gan adael tystiolaeth dda ar ei ol. 

Fe ddywed H. L. nad yw y Beibl yn sôn ond am ddwy 
oruchwyliaeth, sef un Moses ac un Crist, a bod y rhai hyny wedi 
eu sefydlu trwy wyrthiau, ac nad oes anghen ara wyrthiau yn 
y dyddiau hyn, gan fod yr oruchwyliaeth olaf wedi ei sefydlu. 
Os raai dim ond dwy oruchwyliaeth sydd, se.f un Moses a Christ, 
y ntae yn canlyn nad yw y cyfan a fu 0 flaen Moses yn ddira. Pa 



272 


UDGORN SEION. 


beth a wna H. L. o Noah ac Esaias ? onid oedd gan Noah ei 
oruchwyliaeth yn gystal â Moses, ac Esaias hefyd yn gystal á 
hyny, yr hwn a gafodd ei ordeinio gan Dduw ei hun ? neu pa 
beth a wna H. L. o amser Adda i waered hyd y diluw, ac o’r 
diluw yn mlaen at Moses? Oni chawn fod gan Noah ei oruch- 
wyliaeth cyn y diluw ? ac oni chawn oruchwyliaeth hefyd o’r 
diluw i waered hyd Moses P dyng ddwy ; ac yn drydydd, dyna 
oruchwyliaeth Moses, ac yn bedwerydd goruchwyliaeth Crist; ac 
onid yw Paul yn ei epistul at yr Ephesiaid (i, 10), yn arddangos 
ara oruchwyliaeth a fyddai ar ol hono o eiddo Crist, sef “ Goruch- 
wyliaeth cyflawnder yr amseroedd, yn yr hon y raae Duw yn 
rayned i grynhoi ynghyd yn Nghrist yr holl bethau sydd yn y 
nefoedd ac ar y ddaear ynddo ef.” Cawn hefytl fod Crist yn 
cadarnhau hyna pan yn llefaru damraeg y winllan, wrth yr arch- 
offeiriaid a’r Phariseaid (Luc xx, 9 — 19); hyny yw, fod Ar- 
glwydd y winllan yn anfon ei weision i arolygu dro9 y winllan, 
a’u bod yn cael eu gwrthod, a’i fod wedi danfon tri, un ar ol y 
llall ; ac yn bedwerydd, iddo ddanfon ei fab ei hun, ac iddynt i 
benderfynu lladd y mab, gan mai efe oedd yr etifedd. Ac yn 
awr, onid ydym ui yn cystrawenu â geiriau Crist, ac H. L. yn 
holloì groes i’r Beibl a rheswm dynol. 

Y peth arall a ddywed H. L. yw, nad oes angheu am wyrthiau 
yn y dyddiau hyn, gan fod yr oruchwyliaeth wedi ei sefydlu. 09 
oedd gwyrthiau yn anglienrheidiol i’w sefydlu, onid ydynt yr un 
mor anghenrheidiol er ei chadarnhau ar ei hynt ? Onid yw Duw 
yn caru ei blant yn awr yu gystal ag erioed ? ac onid yw yn Dduw 
y gallu yn awr hefyd? ac os ydyw yn parhau yn Dduw y cariad, 
ac yn Dduw y gallu, gofynaf pahara na bae dyuion yn awr yn 
rawynliau yr uu bendithiou ar eu hufydd-dod i’r un ordinhadau ? 
Ar gefn hyna etto, gofynaf i H. I<. a ydyw flfydd yn ei hegwydd- 
orion a’i natur wedi cyl’newid? Os nad yw, y raae yn canlyn ei 
bod yn dwyn yr un efleitbiau, sef rawynhad o’r bendithion 
addawedig trwyddi ; neu o’r ochr arall, os ydyw wedi cyfnewid, 
ofer yw ymdrechu o blaid y flfydd a roddwyd unwaith i’r Saint. 
Ond diolch i Dduw, y mae wedi dweyd y byddai i’r nefoedd a’r 
ddaear fyned beibio, ond y byddai ei air ef i sefyll yn dragyw- 
ydd. Bydded H. L. yn gelwyddog, ynte, a Duw yn eirwir. Ac 
V mae Pedr ar ddydd y Pentecost yn dysgu y bobl i gredu yn 
Nghrist ac i edifarhau, a cbymmeryd eu bedyddio er maddeuant 


ÜDGORN SEION. 


273 


pechodau ; ac yn olynol i byny, y mae yn rhoddi adderrid o 
ddawn vr Ysbryd Glán yn ei wahanol ddoniau ; ac y raae yr 
addenid hono i barliau yn y blaen tra y byddo Duw yn galw 
ato : ac os ydyw Duw yn galw ato yn awr, mae addewid o 
ddawn yr Yhbryd Glân i bawb yn mhell, ac yn ei wahanol 
ddouiau (I Cor. xii), sef i “ un yraadrodd gwybodaeth, gwyrth- 
iau,’’ &c. Mae Pedr ar ddydd y Pentecost, yn dangos parhad 
dawn yr Ysbryd Gl&n, a Phàul (yn I Cor. xii) yn dangos betli 
ydyw. 

Yn rahellach etto, gwnaf brofi i II. L. fod gwyrthiau i gael eu 
cjHawni yn y dyddiau diweddaf, trwy ei gyfarwyddo i’r manau 
canlynol: — Jer. xvi, 14, lô; Ksav xi, 15, 16; xxxv, 5, 8; Joel 
ii, 27 — 30. Cyraraered II. L. hyna ; caiff ragor etto os bydd 
aruo eisieu. 

Aberhonddi. John Dunn Roherts. 


LI.YWYDDIAETH Y SAINT YN NGHYMRU. 

Hen arfer y cyn-feirdd fu canu clodf«»redd 
I’r fawr Òíîeiriadaeth yn raoreu y byd ; 

Holl feibion y Duwdtfd yn Uawu o orfoledd, 

Ar fl'urtìad y ddaear, a ganent i gyd : 

Cán Moesen a erys yn golofn ardderchog 

O’r fawr waredigaeth ga'dd Israel raewn hoen ; 

Tyr allau ei llewyrch yn fil mwy godidog, 

Yn mhelydr gogouiant uchel-gân yr Öeti 

Mor felys y canodd hen saint Palestinn, 

Eu cerddi yn folawd i weision eu Nêr; 

Melysach er hyny i ui, meibion Gwalia, 

Rhoi parch i’n Lly wyddiaeth ar lafar yn bêr ; 

Bugeiliaeth dyner-fwyn — ein porthi a fyna 
A dwyfol wirionedd, er cynnydd y praidd; 

Nid einioes nac angeu fydd byth yn attalfa 
I’n cadw yn ddiogel rhag dannedd y blaidd. 

Chwi deulu'r Lâs Ynys, dewch, dnwch, gorfoleddwch, 
O dir ein caethiwed cawn fyned yn rhydd; 

Mae’r wawr wedi tori ar drigfa’n tywyllwch, 

Yr haul a lewyrchodd, ymdaenodd y dydd; 

Y bwystfil gormesol, hen deyrn aunedwyddwch, 
Daeth adeg ei wewyr, — dynoethwyd ei ffau; 

Fe sycbir afonydd o ddagrau a tbristwch, 

Hen satan ei hunan a rwymir yn glau. 



274 


l'DGORN SEION. 


Daeth cyfnod gorfoledd ur randir hen Walia, 

Bu heirdd Apostolion aie«n nerlh yn ein mysg ; 

Ei ineibion ei hunan dan urdd welir vroa, 

A miloedd yu llawen yn derbyn eu dysg ; 

Ca Phillips, a Davis, a Jones ein serch gofion 
Tra Seion yn gwisgo gogoniant di-ail ; 

Ar Jeremy a Dauiels y gwlawier beodithion 
llifedi y raàn-wlith ar ddolydd y da.il . 

Hen Gymru, gau wylwyr dy dyrau dadfeiliog, 
G’wilyddiant yn llewyrch tanbeidiol y nef; 

I’th rau, O ferch SHion, ce’st wylwyr ardderchog, 
Am hvn rnewn liawenydd dyrchafa dy lef. 

Os gwelwyd Jdv wyddiaeth yn ymffrost Brythoniaid 
Yn arwain byddinoedd i leusydd y gwaed, 

Llywyddiaeth â bywj/d gan Jesu bendigaid, 

Y’u chwifio y faner dros Gymru, a gaed. 

Pilerau dysclaeriol a cìiedyrn yn Seion, 

Osodwyd inewn urddas, a’u golwg yn gain; 

Tri dewrion anrhydedd holl deulu y Brython, 
Colofnau gwirionedd Duw Joseph yw rhai’n. 

Goleuant er taenu y ddwyfol wyhodaeth, 

Rhyfeddod a ganlyn eu camrau’n barhaus; 

Fel tân eu dysgeidiaeth enuyna’r D’wysogaeth, 

Er llid a chenfigen y balch a’r trahaus. 

Y fawr Offeiriadaeth a’u gwisgodd ag urddas, 
Didwylledd fo’n llenwi eu mynwes bob pryd ; 

Eu penderfynoldeb a’u gesyd yn addas, 

1 ddala llywyddiaeth tir Gwalia i gyd ; 

Dydd profiad sydd iddynt yn gynnydd gorfoledd, 
Yn nghanol erlidiau hwy wenant yn gu ; 

Llid gallu’r tywyllwcb eglura’u banrhydedd, 

Ar l’alais hyll uffern hwy cbwarddant yn hy. 

Mawr nerth Offeiriadaeth dragwyddol y Duwdod, 
Ddinystria ogoniant teyrnasoedd y byd ; 

Yr amherodraethau a welir yn dattod, 

Ditìana yn fuan eu cysur i gyd : 

Dewr genedl y Cymro, O bloeddia i ganu, 

Yr angel ehedodd yn ngbanol y nef, 

’R efengyl dragwyddol sy’n adsain boll Gyraru, 
Daeth dydd Iachawdwriaeth— dydd bywyd yw ef. 

Gwirionedd a darddodd o fynydd Cumorab, 
Cyfiawnder o’r nefoedd edrychodd i lawr, 

Trugaredd a heddwch i’r byd a eheda, 

Yr angbyfanneddle fiodeua yn awr. 

Ar lenyrch tywyllion yr hoff Dywysogaeth 
Teyrnasa’r gwirionedd yn nertbol a mâd ; 



UJM30RN S K I O N > 


27 


Dfnoethn holl dwyll a jçorthrynider 6ectariaeth, 

Ei ddwyfol belydrau sy u llathru’r holl wlad. 

Hen garwyr melys-chwnnt ddifwynant hren Judah, 
Pardduant ei degwch â’u chwedlau dirif; 

Eu cyfeiliornadau fel afon a’i rltedfa, 

Orchuddiant y ddaear á gweowyn eu llif. 

Ond wrle! pren Ephraim fu'n nghudd amryw oesau, 
Gwiw drysur y dyddiau diweddaf a gaed ; 

Trwy ddwylaw’n Gweledydd fe’i dygwyd i’r goleu, 

E'» eiriau gan Joseph yn atclwg a wuaed. 

Nid cynt yr amlygwyd ei ddwyfol gynnwyaiad, 

Nag y llanwodd dîgllonedd esbonwyr y byd, 

^Can's gwelent fod diben nr ddyddinu eu tnarchnad, 
Hen Babel a grynai o’i gwadnau i gyJ. 

Y ddau wolir weithian yn nwyUw tylodion, 

Heb len y darllenir pur eiriau oin Duw ; 

A dygwyd i'r goleu fwriudau Duw Seion, 

I wared euogion i wytifyd i fyw. 

Dilenwyd y gorchndd fu’n dflllu dynolion, 

A’r fagddu ymdaenodd dro9 bohloedd y byd ; 

Gweddilìion plant Joseph fu'u hir ar gyfeiliurn, 

0 dir eu gwusgariad ddychwelir i gyd : 

Daw adref y llwythau fu'o ngholl yn y gogledd, 

1 gelloedd yr eira gwir ryddid a à ; 

Yr Arglwydd a ddisgyn o’r nef mewn anrhydedd, 

A’i lewyrch a dodda fynyddocdd yr ià. 

Tra calon gan Gymro, nis gellir anghoSo 

’N llywyddiou yradrechawl — pwy weitbiodd yn fwy 

Yn Ngwalia yn ddewrwych pwy fu roor ddiflino, 

*N Ìlesoli eu cenedl, gofynaf pwy ? pwy ? 

Llywyddiaeth goronwyd, ac etto goronîr, 

A llwyddiant dihaful na welwyd ei ail ; 

Llywyddiaeth ag uchel ogoniant bynodir, 

Ei dirfawr lafurwailh i hyn sydd yn sail. 

O Gyir.ru, pa genedl dan wyneb y nefoedd, 

Ddyrchofwyd yu uwcli yn ei breintian nâ tbi ? 

Yn Seiou trwy eithaf terfynau’i dinasoedd, 

Am oesoedd tragywyddol yr erys dy fri. 

Ar feusydd llenoriaeth rhngorodd dy ddewrion, 

Dy wasg a drosglwyddodd fawr olud i’th ran ; 

O’r palas i lawr at aelwydydd tylodion, 

Mae llef dy draethodau yn llanw pob man. 

Y nefol “ Atbrawiaeth, M a’r cain Gyfamraodau,’' 
Gwel hefyd “Lyfr Mormon,” pen llyfrau y byd ; 

Darllenir rhai’n weithian yn iaith ein hen dadau, — 
Am hyn gorfoledda Saint Gwalia i gyd. 



276 


ÜDGORN SEION. 


Holl ddoethion colegau sy’n awr yn pensynu, 

Gwyr blín Babilonia sy’n gwelwi mewn gwarth ; 

Eu dawn duwinyddol sy'n awr yn diílauu, 

O tlaen y goleuni y cilia fel tarth. 

Y fechan a welwyd yn nydd ei pblentyndod 
T ferched hen Babel yn wawd ac yn rheg, 

ÎSy’n awr yn yradrwsio i gyfarfod â’i Phriod, 

A’r olwg sydd arni yn hardd ac yn deg. 

Ei harddwch sy'n gyru eiddigedd gwenwynig 
Ar feibion y bwystfil, y bradwyr trahaus ; 

Holl ferched y butain sy’n awr yn anniddig, 

Yn griddfan dan wewyr a gofid parhaus. 

Gan floedd “ Udgohn Seion” mae llu y Pbili^iaid 
I’w gweled raewn terfysg a d’ryswch o draw ; 

A llef y gwirionedd o enau’r Bryihuniaid, 

Sydd wedi eu gwisgo â dychryn a braw. 

Ar fyrder cawn feddu yr hoflf waredigaeth, 

Coronir yradrechion y diwyd a’r da ; 

Ar nerthoedd y gelyn cawn lwyr fuddugoliaetb, 

Ac yna merch Seion grechwena, Ha, ha ! 

O ’wyllys i gael liwn allan — ydwyf, 

Heb oedi, yn fuan ; 

Hwn yw’m cais, a hyn yw’m cân, 

1 gofio ’i gael yn gyfan. Dewi Elfld. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Ymfl üiad. — Ar ddiwedd ymfudiad y Saint eleni, ceir fod wyth 
llongaid wedi hwylio, yn cludo 2,609 o Saint, ond fod 23 o hon- 
YDtmewn llongau ereiìl. Aeth 1,252 yn ol trefniadau eu hunain, 
957 yn gwmnioedd deg punnoedd, a 400 gyda’r Drysorfa Ym- 
fudol. Traul uniongyrchol y cyfan yw oddeutu 1030,000. 

Mae y llongaid Saint Cymreig wedi tirio yn ddiogel yn New 
Orleans, ar eu ffordd i Seion. 


Tàuadau o Ebrill 15 hyd Ebrill 21.—Pendeulwyn, 13s; 
Pontfaen, 4s ; Caerdyf, 6s 6c; Aberaraman, 5s ; Hirwaen, 2s 3c ; 
Cwmnedd, 8s ; Georgetown, 12s 2c; Merthyr, 14s; Ffynnon- 
Tydfil. 2s; Troedyrhiw, 3s. — Cyfanswm, £3 9s 1 lc. 

tgípT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davi$ , Printer, Tohn's Street , Georgetown , Merthyr. 

i. D A V I S , ARGRAPFYDD, M F.RT H Y R-T Y D FI L. 



UDGORN SEION, 

NBU 

ẃcint n ŵaínt. 


Ruif. 1S.] EBRILL 30, 1853. [Cyf. V. 



CYFARCH I AD CAPT. JONES. 


Anwyl Frodyr a Chwiorydd yn Ngíirist,— Wedi hir ar- 
faethu, a chael fy atnddifadu, o berwydd lliosogrwydd a phwysig- 
rwydd dyledswyddau ereill, o'r pleser o’ch cyfarch trwy y wasg, 
er pan y tiriais yn ol i wlad fy ngenedigaeth; cipiaf yr adeg a’r 
eytle prcsennol i wneyd rhai sylwadau rhatj-arweiniol, gobeilhiaf, 
i lawer o hanesion difyrus, egwyddarion iachus, a dysgeidiaeth a 
chyoghorion dyddorol ac adeiladol, pa rai a ddeallais er pan 
adawais y wlad hon, a pha rai, hyderaf, y caf y pleser o’u dysgn 
i chwithau yn eu hamseroedd priodol. 

2uom yn absennol o’ch plith am yn agos i bedair blynedd,yn 
ystod pa amser teithiais o bymtbeg i ddeunaw mil o filitiroedd. 
Deallasoch lawer o’m heiyntion i, ynghyd â’r lliaws Saint a 
gycbwynasant gyda mi tua Dinas y Llyn Halen Fawr, trwy 
lythyron,&c. Cofais y fraint o’ch hysbysu am beth o’n belynt- 
ion wedi cyrhaedd, ac am ystod y tair blycedd ag y buom yno 
yn byw, trwy lythyron ; ac er nad oeddynt ond megys lloflüon o’r 
cynauaf toreitbiog o’r newyddion dyddanus a’r daioni a ellid 
ddweyd am Seion, ei Llywyddion dyngarol — ei tbrigolion ded- 
wyddol, ynghyd â’i mwyniant a’i rhagorfreintiau rhyfeddol, yn 
dymmorol ac yn ysbrydol, etto nid ymhelaeihaf ar y pethau 
hyny yn bresennol. 

Yn y gymmanfa a gynnaliwyd yn Ninas y Llyn Halen Fawr, 
yn mis Medi diweddaf, rhyngodd bodd i’r prif gynghor vn Seion 

18 



UDGORN 8EIOH. 


J78 


fv anfon yn ol yma i’ch gwasanaetbu ch*vi ac achos Dcw yo 
Nghymru, fel y dangosa y llythyrau a ganlyn : — 

“ Dangosa y llythyr hwn fod y dygiedydd o hono, sef yr Hen- 
uriad Dan Jones, mewn cyrodeithas gytiawn yraddiriedol yn 
Eglwys Tesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ac efe a ddan- 
fonwyd yn rheolaidd gan brif awdurdodau yr Eglwya ar genad- 
iaeth i Gyraru, i bregethu yr efengyl, ac i weinyddu yn yr holl 
ordinhadau a berthynant i’w swydd; a chyrahellwu bawb i 
ufyddbau i'w cídysgeidiaetb a’i gynghorion ; canvs gwr Duw yw 
efe, wedi ei anfon i agoryd dorau bywyd ac iachawdwriaeth ; 
ac annogwn bawb j’w gynnorthwyo drwy ddiwallu ei boll ang- 
henrheidiau. 


“ A thaer weddiwa ar i Dduw, ein Tad tragywyddol, lwyr fen- 
dithio yr Henuriad Jones, a bendithio pawb a’i derbynia ac a 
weinyddant gysur iddo, â’r goreuon o fendithion.nef a daear am 
amser ac i dragywyddoldeb, yn enw Iesu Grist. Amen. 

“ Arwyddwyd, Dinas y Llyn Halen Fawr, Tiriogaeth Utab f 
Medi 13, 1852, dros yr eglwys. 


Brigham Young, \ 
Heber C. Ivimball, > 

WlLLARD RlCHARDS, j 


Y Brif-Lyw - 
yddiaeth 


“ UNOL DALEITHIAÜ \R AMERIC, TISIOGAETH CTAH, DINAS T 
LLYN HALEN FAWR. 

“ At bawb ag y perthyna ; — Tystiwn fod Dan Jones yn aelod 
vn ngborwm yr Archoffeiriadaeth yn Egìwys Ie9u Grist o Saini 
y Dyfldiau Diweddaf, a’i fod ef wedi cael ei gynnysgaethu â 
phob awdurdodau anghenrheidiol er iawn bregethu efeutryl Iesu 
Grist, ac i weinyddu yn yr holl ordinhadau a’r dyledswyddau 
perthynol i’w alwedigaeth. Am hyny, rhoddwn f n brawd ffydd- 
lawn a chymmeradwy hwn, y gymmeradwyaeth hon at bawb lle 
yr elo, gau weddio am ei lwyddiant a’i lesoldeb yn ngwaith y 
Gwaredwr. 

“ Er tystiolaeth o hyn, ysgrifenaf â’m Uaw fy hun yn Ninas y 
Llyn Halen Fawr, Medi Ì 4, 1852. 

John Young, 

Llywydd Corwin yr ArchofteiriaiA.” 

“ S. M. Blair, Ysgrifenydd. ,, 

Anwyl Saint, y rnae yn llaweaydd annhraetbadwy genyf allu 
dychwelyd yn ol i’ch plith gyda chymmeriad mor ddifrycbeulyd 
ac ymddiriediad raor fawr ag uchod ; a tbeimlaf yn dra diolchgar 
i*r Duw tirion a’m pia am arbed fy einioes mewn mawr ac aml 
beryglon ar fôr a tbir, ‘ie, pan yr oedd brenin y dychryniadau yn 
tori i lawr o'm deutu gyfeillion cu, wrth y degau. Diolchaf iddo 
Ef, ac i cliwithau am eich gweddiau ffydcliog ar fy rhan am 


l'DOORN 8EION. 


279 


wirniad einioea ac adferiad iechyd. Anhawdd traethu fy Uaw- 
enydd pan yn cael dychwelyd yu ol i'ch gwasanaethu chwi a’ra 
cydgenedl, ac achos yr lachawdwr yn Nghymru ; serch fy mod 
drwy hyny yn cael fy araddifadu am araser, o ddysgeidíaeth 
Ûasus, cynghorion dwyfol, a melys rin cymdeithas anwyliaid 
Seion ; ie, a'm hamddifadu hefyd o gyradeithas hoff teulu an- 
wylaidd. Pwy a all ddesgrifìo yr olygfa hono ? Ond er hyn oll, 
rail-mwy cysurol i*m meddwl yw cael dychwelyd gyda chymmcr- 
adwyaetli ac yraddiriediad yr awdurdndau uchod ; ac y mae yn 
destun diolch genyf yn harhaus, ddarfod i'f Ysbryd tragywyddol 
— arweinydd y ffyddloniaid, arwain fy nghamrau nr hyd ffordd 
uniondeh er pan eich gadewais, ac ddarfod i mi glywed yn Seion, 
a phob raan llè y hum, y groosaw tnawr addawedig, sef, “ Da was 
da a fiyddlawn” i’r oll u wnaetbym yn ddieithriad : cytnhella hyn 
i fwy o flyddlondeb, a gwyn fyd a efelycho. 

Mae yn hysbys i chwi oll woithian,i’m haowyl frodyr, Thomas 
Jereniy a Daniol Daniels, hefyd, gael eu danfon ar yr un pryd ar 
genadiaeth i’ch plith. Cyn ein hymadawiad o Ddinas y Llyn 
Halen, ymgasglodd yr holl Saint Cymreig ynghyd i ffarwelio á 
ni ; ac anhawdd traethu yr undeb, y cariad, a’r llawenydd oedd 
yn e»i plith, o herwydd ein bod ni yn myned i’ch gwasanaethu 
chwi yma. Anrohosibl traethu eu hawydd hwy i’ch gweled chwi 
yno, nid yn unig perthynasau, ond ystyriant chwi'oll yn 
berthynasau agos drwy yr efengyl ; a raawr yw eu hawydd ar i 
chwithau fwynhau breintiau Seion fel hwythau. “ Gwnewch 
eich goreu i gael fy rhieni i yma," ebe rhai. u Cofiwch hala fy 
mhlant anwyl innau, ,t ebe arall. “O gwnewch eich goreu i 
ddwyn fy nheulu i i’r eglwys,*' ebe y lleill. “ Gwyn fyd pe gall- 
wn i gael gan fy nhylwyth ddeall y fath le da sydd yma,” 
ebe ereill yn awyddus. A phe gallwn ond traethu yr awydd oedd 
yn mynwesau yr oll, ara les, dedwyddwch, a dyfodiad yno, y 
Saint Cymreig, ac am lwyddiant yr efengyl yn Nghymru, diau 
na fyddai ammheuaeth yn meddwl neb am eu dedwyddwcb hwy, 
nac ara y pleser na'r lleshad o breswylio yn Seion. Melys fydd 
hir-gofio yr ymadawiad hwnw â’r Saiut hyuans yn Seion — a’u 
mawr awydd am Iwyddiant ein cenadiaeth ni a’ch lles chwithau. 
Yn unfrydol, dyrounodd y dorf arnom i gario eu hanerchion 
gwresocaf atoch, a’u cofìant diffuant at yr holl Saint Cymreig yn 
Nghymru; ac yn unllais addawsant i daer weddio ar i’ch Duw 


280 


ODGORN SEION. 


chwi a’u Duw hwythau, eich bendilhio â goreuon o fendithion ei 
deyrnas, ac yn enwedig i’ch casglu oll ar fyr i Seion. Hiraeth- 
ant am yr amser a’r cyíle i’ch llesoli yno. 

Dywenydd genyf eich hysbysu (gwell hwyr na hwyrach) fod y 
Saint Cymreig oll a diriasant yn y Dyffrynoedd yn mwynhau 
iechyd dieithriad yno, a’r a glywais ; ac ni bu farw, o’r oll a 
diriasant yno hyd fy nyohweliad, ond un yn unig. Mwynbant 
hefyd fywoliaeth gysurus yn gyffrediuol. Ni wn ara un yn 
dyoddef eisieu dim anghenrheidiol, ac y maent yn ytngyfoetliogi 
mewn bendithion tymmorol ac ysbrydol, fel nad «n am neb yn 
anfoddlawn i’w gyflwr. Gwladychant hwy, fel pawb ereill, lle y 
dewisant; ac er fod rhai o’r Cymry wedi dewis manau ereill, etto 
arosa y mwyrif yn, neu gerllaw Dinas y Llyn Halen Fawr. 
Tiriodd yr holl Gymry a aethant oddiyma gyda y “ Gymdeitbas 
Ymfudol,” cyn ein hymadawiad, yn iach a chysurus. 

Mewn ufydd-dod i’r alwad, cycbwynais o’r Ddinas Medi 15, 
1852, yn ughwmpeini tua phedwar ugain o frodyr ereill ar gen- 
adiaethau i wahanol barthau y byd. Wedi teithio tua phedwar 
ugain milltir, daethom at “ afon yr Arth,’’ lle y cyfarfuom â 
rhan flaenaf o wersyll lliosog o Gyrary, ar eu ffordd i’r dyffryn, o 
dan lywyddiaeth ein parchus frawd, Wm. Morgan, gynt o Fer- 
thyr. Yn eu plitb yr oedd yr Henuriaid Abel Evans, William 
Davies (gynt o llymni) a’i deulu, Mrs. Howells, Aberdare, a’i 
theulu, Morgan Dafydd, a theulu Wm. Dafydd, Llanelli, ynghyd 
â llawer ereill ag yr hysbysais i’w cyfeillion eisoes. Cynnwysa y 
cwmpeini hwn yr oll o’r Cymry oedd yn Kanesville gynt, oddi- 
eithr teulu neu ddau, heblaw ereill o St. Louis, &c. Yr oeddynt 
oll yn eu cynnefinol iecbyd ac yu bur galonog, wedi bod yn bur 
lwyddiannus ar eu taith hyd yn hyu, ac yn debyg y cyrhaeddent 
hen eu siwruau mewn wythnos. Treuliais noson gysurus gyda y 
rhan tìaenaf o’r gwersyll, y rhai oeddynt beth o flaen y dosparth 
olaf, ac wedi rhanu er mwyu porthiant. Nos drauoeth gyda y 
dosparth olaf, mawr fu y gorfoledd, y canu, a chysuro ein gilydd, 
a melys y canem oll — 

“ Melys ganu fydd yn Seion, 

Pan y delo’r Saint ynghyd ; 

Melys gwrdd y pererinion, 

Fu ar wasgar trwy y byd.’’ 

Boreu dranoeth ymadawsom bawb i’w ffordd yn llawen. Teitbiem 



ÜDGORN SEION. 


281 


ni mewn «erbydau a raeirch raor gytìym ag y gallora, o herwydd 
diweddardeb y tyramor, rhag ofn y goddiweddai y gauaf dryc- 
iniog ni. Ain y pum cant blaenaf o’n taitb, yr oedd y ffordd 
yn arw gan rawyaf, a’r tywydd yn hyfryd, oddieithr ambell 
ystorora eiriawg. Am y pura cant olaf o filltiroedd teithiem 
trwy wastad-diroedd gan rawyaf ; y ffordd yn dda, ond y borfa 
yn brin yn aml. Weithiau am ugeiniau o tìllliroedd ni welera 
laswelltyu braidd, ond y ddaear yn ddu o'n hatngylch,o herwydd 
i’r Indiaid osod tân yn y borfa. Mewn lleoetid felly gyrem ein 
hanifeiliaid i ynysoedd bach oedd yn yr afon Platto. Ymddyg- 
odd yr Indiaid yn garuaidd iawn i ni yn mhob raan, er ein bod 
weithiau yn gweled miloedd o honynt mewn un dydd. Wedi 
taith, gysurus ar y cyfan, o tua saith wythnos, cyrhaeddasom 
wlad wareiddiol ar gyffiniau gorllewinol Talaeth Missouri ; ac 
wedi croesi yr afon fawr houo, a theithio tua chan milltir, cyr- 
baeddasom ddinas St. Joseph ; yr eira a’r gauaf oedd cyn byn 
fel ymchwyddiad tòn y môr yn gyru ar ein gwarthaf, )ma a’n 
goddiweddodd. Yraa gwerthasora ein hanifeiliaid, &c. ; a tbra- 
noelb, er ein mawr gy9ur, tiriodd agerfad i’n ciudo tua St. Louis, 
lle y eyrhaeddasom raewn pedwar diwrnod. Ymwasgarodd y 
gwersyll yn ol eu galwedigaethau ararywiol ffyrdd, dan gofiant 
raelys diau o’r gwmniaeth gu, yr addysgiadau llesol, y cariad, y 
cydgordiad, a’r undeb dieithriad ac anghymharol a lywyddodd 
wersyll o henuriaid Israel o Seion hyd yraa. Oddiyraa, gydag 
agerfadau a chledr-ffyrdd, daethom i Gaerefrog Newydd mewn 
tua deg diwmod, a blaen y gauaf eiriawg yn ein dilyn er cyf- 
lymcd ein rhodiad, fel na chawsom ond neidio ar fwrdd yr nger- 
fad olaf a allai ddod i Albany cyn rhewi i fyny yr afon ; ond 
trwy ymroad nerth ei hanferth olwynion, dymodd yr ia fel raalu 
ewyn, a rhwygodd ei ffordd angherddol, nes dwyn erbyn dydd 
dranoeth genadon Duw yn ddiangol i borthladd y dref uchod, lle 
y cawsom long yn ein haros, ar yr hon, raewn parch i arch ein 
Duw, y gorllewin wynt a’n chrrythodd i Llynlleiûad yn ddiangol 
raewn byr amser. Dranoeth cyn dydd, cychwynasora ni ein 
trioedd, niawr ein brys, tua bro ein magwraeth. Da vw ^wevd, 
dranoeth ar ol Nadolig, sengodd ein traed gyssegredig dir 
anwyl etto unwaith yn Caerdyf. Drauoeth, yn Mertb 
liaws brodyr a chwiorydd hoff, a cheraint hefyd, bob f 
byd, yn llon eu gwedd, a redent i’n cyfarfod. Golygfa 



2«2 


ÜDGORN SEION. 


ni ddesgrinr hon î Ond hyn sydd siur, y gwela llygad Cymro yn 
mhell i gelloedd calou gwr — mai cynhes i’r gwadnau yw greuan 
gwlad ei d&dau; a’r fro a’i tuagodd syiid faeu-tynfa i’w 
holl serch. 

Er pan ddychwelais, cefais y pleser o weled miloedd o’m brodyr 
a'in chwiorydd hyoaws niewn atnryw gyminanfaoedd yma; Sir 
Fynwy, Abertawy, Llauelli, a manau ereill ; ac nid yw melysder 
eu cwmniaeth hwy ond creu tnwy o hiraeth ynof am weled yr 
holl Saint ereill drwy Gyraru ; ac yn creu ynof fwy o awydd 
i'w llesoli ; ac y mae yr awydd hyn yn cynnyddu o hyd yn gyfer- 
byniol i ymddangosiad amlycach gogoneddusrwydd yr iachawd- 
wriaeth rag-barotoedig i’r ffyddlouiaid. 

Hysbys i chwi fy mod i wedi cael y fraiut o lywyddu C’ynnad- 
ledd Ddwyreiniol Morganwg, galwadau pwysig yr hon swydd 
ydyntyn awryn cyfyngu fy llal'ur i’r cylch hwn yn neillduol; etto 
gan i mi gael yr anrhydedd o gyssylltiad â’r Brif- Ly wyddiaeth 
hefyd, hyderaf y caf felly y pleser mawr o ymweled â'm lioll frodyr 
drwy y dywysogaeth cyn hir. Fy nymuniad taer yw am gael 
fy arwain i’r cylch a’r fan bouo, nad ple y bo, lle y dewisa 
Duw i mi fod ; canys yno yn unig y gallaf wneyd y lles a 
ddymunwn i’r holl Saint a’r gogoniant a deilyuga y Duw gogon- 
eddus a’n pia ni oll. Mewn cyssylltiad a chydweithrediad a’m 
hanwyl frodyr yn y cylcb hwn, ynte, hyderaf na siorair neb a 
ddysgwylia wrth Dduw drwyddom,am y cyfarwyddiadau angben- 
rheidiol a’r cynghorion gofynol er eu hyrnfudiaeih i Seion, ac er 
iawn droedio llwybrau cyöawnder tua gwynfyd. Pob duwiol a 
gyd-weddiant ar i Dduw ein harwain ni ein trioedd â’i Ysbryd 
Glân bob amser, ac yn mliob petli, i barhau i fod, fel yr y’m yn 
awr, ac yn penderfynu i fod, o un galon a dymuniad, mewn 
undeb dyben ac awyddfryd i uurhydeddu y cylch pwysig ein 
gosodwyd ynddo, drwy eich gwasauaethu chwi ac achos ein Duw, 
a’ch llesoli po fwyaf. Pwy sydd ddigonol o hono ei hun i’r 
mawr-waith hwn ? Er cytìwyno i’r Saiut, i bersonau, a theulu- 
oedd, i gangeuau, a chynnadleddoedd, iawn gyfarwyddiadau i 
fywyd, nid digonol amgen nâ doethineb ddwyfol — ysbrydoliaeth 
V Goruchaf. Pwy, heb y cyrohwysderau hyn, a feiddia gynghori, 
dau ystyriaeth o’i gyfrifoldeb yn cyughori y dydd a ddaw ? Pwy, 
heb byn, a ddichon iawn gyfurwyddo dynion o wahanol dalentau, 
o dau wahanol amgylchiadau, beunydd gyfuewidiol, fel y gwar» 


UDGORN SEIOW. 


28* 


<*der y Saint rhag y drwg, ac y gwnolont yr liyn yn unig a’u 
llesola arn amser ac i dragywyddoldeb ? Pwy sydd alluog i 
hysbysu i’w gyd ddyn feddwl yr Y’sbryd, ar yr holl faterion a’r 
gofynion a orfodant eu hunaiu ar y Saint beunydd, a'r rhai hyny 
yn amrywiol, digyflulyb ; ac etto, yn bwysig, oddieilhr eu bed 
trwy ysbrydoliaeth yn cael en gideuo beunydd i ddoall y dtj/odol f 
beblaw y mynedol ? O ffoliueb dynol ddoethineb pan yr ym- 
ddringa ar orsedd ysbryd y bropltwydoliatlh ! Saint anwyl, 
gweddiwch beunydd dros fy anwyl gyd-frodyr yn y cylch l.wn, 
sef y Llywydd Phillips a Davis, a thros eieh gostyugedig was, fel 
y gallom wneyd i chwi y lleshad a ddymuna ein calonau, ac y 
caffom gymroeradwyaeth ein Duw wedi y darfyddotn. 

Hendith anmhrisiadwy, 'ie, bendith nas gŵyr nob ei maiut, 
ydyw cael iawn ddysgeidiaetü— cywir arweiniad, aef meddwl 
Duw, i urwain y meddwl dynol. Nid neb ond y Saint a feddant 
y fawr-fraint hou. Auhebgorol er mwynhau y bendithion dym 
unol yn nheyrna6 Dduw yma, yw cael deall ei hanmiodau; ac 
ar ein hufydd-dod i’r oll o honynt y dihyna ein mwyniuut o’r 
annesgrifiadwy ogoniant a’r anchwiliadwy olud ag sydd yn 
nghadw yn y nef i ffyddlawn blant oiu Duw. Dyweuydd geuyf 
dystio, er cysur i’r Saiut, ac annogaeth i ffyddlondeb, yr hyn a 
osodcdd ffeithiau profadwy tuhwnt i ddadl yn fy meddwl, sef fod 
y Llywyddiaeth yn Seion yn gyfryw gyfrynguu yn llaw Duw ag 
a'n harweiniant ar hyd ffordd y bywyd, i íeddiaut o fendithuu nef 
a daear, ie, i bob daioni a chwennycba unrhy w galon gywir gael 
gan Dduw. Ni phetrusaf ddweyd eu bod h*y, dduwiol wyr, yn 
weision Duw, — eu bod hwy, a’r holl Offeiriadaelh yn Seiob, yn 
ílywyddu y lle yn ol cynghor ac ewyllys y nef — yn wroniaid yn 
royddin lesu, yn ceisio lles ei blant drwy’r byd. Nid balch 
draws-wyr i’w boddio eu hun, namyn llariaidd, — dyngarwyr, 
yn hoffi arwain truenusion byd i hawddfyd. Tadan i'r Saint 
y’nt, bynaws wyr, a theilwug o gyflawn yraddiriediad — rhudd 
Duw i’n daear ni. Saint, gwnawn yr oll & ddywedant ! Oddi. 
wrthynt hwy, cyfryngau i ni yw y Llywyddiaeth Brydeinig. 
Blynyddoedd o adnabyddiaeth bersonol à hwy a ennilla iddynt 
fy yraddiried i, a’r dystiolaeth ddiwrthbrawf, drwy Ysbryd ein 
Duw a feddwn ni, neu a allwn oll feddu, ond ei cheisio, roai llais 
Duw yw eu lleisiau hwy i ni, a’n gorfoda i chwennychu eu 
^synghorion megys y dymunem fywyd a liedd. Testun diolch i’n 



28 + 


UBGORN SEION. 


Duw, ddj'lai fod, ara aîlu tystio hyn : y dy6tiolaeth hon sydcJ 
gywir. Saint, inawrygwch chwithau eich braint, gweddiwch droa 
yr offeiriadaeth — eich arweinwyr chwithau ; pa rai, credwn, naá 
faint llai eu gwybodaeth, nid llawer llai eu hawydd i’ch iawn 
arwain ar hyd ffordd y bvwvd. Dyma’r ffordd — yr unig ffordd a 
wn i wynfyd. Os hwy a gyfeiliornant mewn dim yn unrhyw 
gylch, mae brawdlys uwch a’u profa ; mai hawl pob aelod yw 
cael hyn, nid oea a ammheua ; ac felly pa berygl a ddichon fod ? 

Anwyl frodyr yn ngwinllan Crist, coûwn hyn, mai bugeiliaid 
ar brawf y’m ni, mai eiddo Crist ein gofal ; ac mai gwerthfawr 
yn ei olwg beunydd yw ei braidd. Fel y cyfryw, porthwn hwynt 
à didwyll laeth, a magwn ei ŵyn â’i air o bryd i bryd, fel y cyn- 
nyddont ar ei ddelw. Goruchwyliaeth nefol a ymddiriedwyd i ni 
— un bwysig yw, a mawr fydd ein cyfrifoldeb! 

Cyd-lawenychaf â’r Saint hefyd yn nyfodiad fy anwyl frodyr 
Thos. Jeremy a Daniel Daniels i’w plith ; gwn mai dynion duwiol 
y’nt, a’u calonau yn ngwaith yr Arglwydd, a’u heneidiau yn hir- 
aethu am lesiant y Saint a llwyddiant teymas eu Duw. Gwn i’w 
bucheddau fod yn gyferbyniol i hyny, ac yn addurn i’w proffes, er 
pan yr ymadawsant o'r wlad hon — yn Seion, ac yn ol. Gobeith- 
iaf y mawryga y Saint eu braint o gael y fath ddynion i’w cyfar- 
wyddo, ac y byddant yn fendithiol yn eu cylchoedd yn gyferbyniol 
i’w breintiau raawr — y ddysgeidiaeth odidog, a’r cynnysgaethiad 
nerthol a gawsaut yn Seion, — y gwelir eu ffrwyth yn creu sêl 
adnewyddol, ac yn trosglwyddo goleuni lle yr elont. Saint 
hynaws, cewch ynddynt ddynion i Dduw, teilwng o’ch ymddiried, 
a galîuog i’ch arwain trwy gyfarwyddid yr Ysbryd sydd ynddynt. 
— Yr Arglwydd a fendithia eu bendilhwyr, a gysura eu cysurwyr,. 
ac a achuba eu hufyddion hwynt. 

Weithian, hynaws Saint, am ennyd ffarweliwn, gan ddeisyf 
eich gweddiau taer am nerth i gyHawni y dyledswyddau pwysig a 
ymddibvnant arnaf, fel trwy hyn, a’m hymdrech, y byddwyf o 
fendith i bawb ag y dymunwn. Duw, yr hwn a arweiniodd 
Israel gynt o gaethiwed i ryddid a llawnder, ac a’u gwnaeth yn 
genedl ogoneddus iddo ei hun,a drugarhao wrth ei blant cystudd- 
iedig a gormesiedig yn Nghymru, ac a’u gwaredo oll ar frys i 
fwyniant o ryddid, hawddfyd a dedwyddwch Seion waredol, yvr 
gweddi barhaus, Eich brawd yn Nghrist, 


D. JONES.. 



CDGORN SEION. 


285- 


PRIODAS NEFOLÀI DD. 

[Parbad o dud. 2G3.] 

Y briodas gyntaf y roae genym hanes am dani, yw eiddo ein 
rhieni cyntaf. Ar ol i’r Arglwydd lunio Efa, efe “ a’i dyg at y 
dyn. Ac Adda a ddywedodd, Hon weithian aydd asgwrn o’ro 
besgyrn i, a chnawd o’m cnawd i : hon a elwir gwraig, oblegid w 
wr v cymraerwyd hi. O herwydd hyn yr ymedy gwr à i dad, ae 
à’i fara, ac y glyn wrth ei wraig : a hwy a fyddant un cnawd’’ 
(Gen. ii, 22 — 24). Dyroa briodas ag j gweinyddodd yr Arglwydd 
yn bersonol ynddi — priodas rhwng dau fod anfarwol. Yr oedd 
Adda ac Efa wedi eu corffoîi yn y fath fodd fel nad oedd gan 
farwolaeth lywodraeth ar eu cyrff; yr oeddynt yn alluog i fyw 
yn oes oesoedd. Nid oedd marwolaeth yn y corffoliad; 
trwy drosedd y daeth i’r byd ; gelyn ydoedd — trawa-feddiannwr 
— drwg ag a ddygodd dyn arno ei hun, neu fel y dywed Paul, 
« Trwy uu dyn y daeth pechod i’r byd, a marwolaeth trwy 
becbod’’ (Rhuf. r, 12). Pe na ddaethai pechod i’u byd, ni fuasai 
marwolaeth yn adnabyddus yn y greadigaeth hon ; o gan- 
lyniad ein rhieni cyntaf a fuasent yn byw heddyw raor wridog, 
ac mor hardd, ac mor Uawn o bob bywiogrwydd a nerth 
anfarwoldeb, ag yn moreo y greadigaetb ; ni fuasai rniliyn- 
au o oesau wedi gwneyd dim effaith ar eu eyrff anfar- 
wol ; buasent mor barbaol â gorsedd y Jehofah, ac mor hir- 
barhaus á thragy wyddoldeb ei hun. Cofìwch, ynte, i’r Arglwydd, 
pan roddodd efe Efa i Adda, iddo roddi gwr anfarwol i wraig an 
farwol: efe a’u gwnaeth yn un cnawd, nid dros araser, nid droa 
un gyfnod benodol o barhad, nid hyd angeu — canys nid oedd yr 
angbenfil hwnw yn y greadigaeth ag oedd y pryd hwnw wedi ei 
newydd lunio a’i chyhoeddi yn “ dda iawtf’ — eithr efe a’u cya- 
sylltodd yn un, fel nn cnawd, i fod mewn uudeb annaltodadwy 
tra yr elai heibio oesoedd tragywyddol, neu tra y byddai Duw er 
hun roewn bod. 

Eitlir dyn, trwy nnufydd-dod, a agorodd y pyrth i’r gelyn ; ac 
angeu a ddaeth i mewn wedi ei arfogi á dialedd ofnadwy, a 
chyda gwên ellyllaidd eisteddodd ar orsedd y byd newydd, ac 
wedi ymwÌ9go â raawrhydi erchyli cyhoeddodd ei hun vn“Frenin 
y Dychryniadau.’’ AJae pob peth yn teimlo ei gyffyrddiad difaol ; 
mae yr holl genedloedd a'r cenedlaethau yn cael eu darastwng i’ü 



28 <> 


UDGORN 6EION, 


iltrch ; dystryw ac aDghyfannedd-dra a ddilynant ei gamrau; 
yr holl greadigaeth a ocheueidia o dan grafauc ei law ormesol. 
O dan ei deyrnasiad dychrynllyd yr alltudiwyd ein rhieni cyntaf 
o hresennoldeb eu Creawdwr — y dietifeddwyd hwynt o ardá Eden 
— y daro6tvngwyd hwynt i weithio a llafurio er cynnyrchu ym- 
borth o’r ddaear a felidithiwyd o achos dyn. Yr oedd hadau 
marwolaeth wedi ymgymmysgu hyd y nod â’r tir; yr oeddynt yn 
ymgorffoli yn mhob llysieuyn ; yr oeddynt yn gyramysgedig á 
phob math o yraborth a godid o’r tir ; yr oedd yr hcll greadigaeth 
anifeilaidd, ynghyd â dyn ei bun, wedi cyfranogi o hanynt; ac 
felly yr oedd marwolaeth wedi cymmeryd gafael gadarn yn mhoh 
bod byw ; a chyrff anfarwol Adda ac Efa a dderbyniasant y 
felldilh angeuol — rhoddasant ffordd — soddasant — buont feirw — 
eu cyrff a ddychwelasant i’r Uwcb. 

Eithr yr hyn a gollwyd trwy y cwymp, a adferwyd trwy íesu 
Grist. A ddygodd y pechod gwreiddiol felldith ar y ddaear? Y 
mae yr iawn yn gwaredu oddiwrth y felldith hono, ac yn adferu 
y greadigaeth hon i’w harddwch, daionì, a’i gogoniant dechreuol. 
A wahanodd y pechod hwnw gorff ac ysbryd, dinystrio gwaith 
anfarwol y Creawdwr, a'i ddarostwng yn isel i’r llwch ? Y war- 
edigaeth sydd yn Nghrist a adfera “ asgwrn at asgwrn," aelod at 
aelod, a chymroal at gymraal ; tra yr adferir cnawd, gewynau, 
a chroen i’w lleoedd dechreuol ; yr adferir yr ysbryd i’w gorff, 
ac yr adferir y corff i anfarwoldeb. A wabanodd marwolaeth 
wr a gwraig, ac ysgaru yr hyu a gyssylltodd Duw yn “ un cnawd, 1 ’ 
anfarwol a thragywyddol yn ei natur ? Iawn Crist a adgyweiria 
y rhwyg, a adfera yr anfarwol Efa i’r anfarwol Adda, a’u cys- 
syllta hwynt etto fel un cnawd, i beidio cael eu gwhanu byth 
mwy, ac a adawa etto i’r gwr cyfreithlawn fwynhau cymdeithag 
ei wraig gyfreithlawu. 

Ni ofyna yr adferiad o Efa i Adda yn yr adgyfodiad unrhyw 
seremoni newydd o briodas ; canys ni ysgariwyd hwynt erioed yn 
gyfreithlawn ; nid oedd y cwymp yn ysgariad, canys hwy a fuont 
byw am ganrifoedd yn eu sefyllfa farwol fel gwr a gwraig; nid 
«edd marwolaeth y corff yn ysgariad, eithr yn unig yn wahaniad 
dros dymmor; o ganlyniad, yr oeddynt yn wr a gwraig yn y 
cydwr ysbrydol rhwng marwolaeth a’r adgyfodiad : nid oes dim 
yn gyssylltiedig á'r adgyfodiad ag sydd â thuedd ynddo i ysgaru ; 
ffn y gwrthwyneb, mae yr adgyfodiad, yn lle bod yn allu i ysgaru 



UDGORN SEION. 


287 


neu wahanu, yn allu i adferu ac uuo : o ganlyuiad, ni fydd 
ungheu i Adda uc Efa gae) eu priodi ar ol yr adgyfodiad, cauys 
ui fydd byib uu fynyd, er atnser eu priodas yu ngardd Eden hyd 
oesoedd diddiwedd irugy wyddoldeb, ag y peidiant fod yn gyfreith- 
lawn wr a g#raig. 

Pe buusai yr Arglwydd wedi aros hyd ar ol y cwymp cyn 
gweiuyddu priudas ein i'hieni cyntaf, a’u cyssylltu y pryd hyny 
yn wr a gwraig yn unig hyd angeu ; pan derfynui yr amser ac y 
deuai angeu, ni fuasai y cytuudeb priodasol mwyach yn safadwy, 
a hwythau a beidient o'r fynyd houo i fod yu gyfreilhlawn wr a 
gwraig j a chan nad oes priodi ar ol yr adgyfodiad, liwy a arosent 
i bob tragy wyddoldeb inewn cyliwr unigol. 

Pe methai yr Arglwydd adferu ei wraig i Adda ar ol yr ad- 
gyfodiad, yna ni fuasai y brynedigaeth trwy Urist yn gyfled á’r 
cwyinp. Yr hyn a gyssylltwyd lel 14 un cuuwd’’ gan yr Arglwydd 
ei hun, a wahauwyd, eithr nid a ysgarwyd gau y gelyn angeu ; os 
nad adfera Crist yr hyn a gymmerodd y gelyn ymaith, yna nid 
y w y brynedigaeth yn gyflawn ; yna inarwolaeth a feddai fwy o 
allu nâ’r Hwn sydd yn cudw “ agoriadau marwolaelh, ' yr hyn a 
fyddai yn auysgrythyrol a gwrthun. Mae gan fìrist awdurdod 
ar y diafol, ac V mae gan y diafol awdurdod ar farwolaeth. (Gwel 
Heb. ii, 14.) A Christ a ddinystria weitliredoedd y diufol oddiar 
y ddaear, a marwolaeih ac uûern a alltudir i’r llyn o dân a 
brwmstan ; a’u rhieni cyntaf, wedi eu gwaredu oddiwrth y gel- 
ynion hyn, a fyddant mor aul’arwol ag yr oeddynt ar ddydd eu 
priodas. 

Yr oedd undeb y ddau fòd anfarwol hyn yn y cyfammod priodas- 
ol,i’r dyben o gyfreithlawu liosogi eu rbywiau; canys y gorchym- 
yn mawr cyntaf a roddwyd i ddyn oedd “ ffrwytho, ac aralhau, a 
Jlanw y ddaeai.*’ A rliyngodd hodd i Dduw y cai dyn ufyddhau 
y gorchymyn pwysig hwn yn unig drwy yr ordinhad briodasol. 
Yr oedd pob cyssylltiad arall o’r rbywiau, megys 8g y profasom 
yn barod, yn cael eu gwabardd, dan y cospedigaelhau trymaf. 
Ilhaid cofio pau roddwyd y gorchymyn mawr hwn, a phan y cys- 
eylltwyd hwynt yn un cnawd i’r dyben o’i ufyddhau, eu bod yn 
anfarwol gorff ac ysbryd. Ni wnaethant ufyddhau y gorchymyn 
hwn tra yn eu sefyllfa anfarwol ; bwy a syrthiasant o anfarwol- 
deb i farwoldeb, ar ol yr hyn h«y a ddeclireuasant liosogi eu 
rhywiau syrthiedig ar y ddaear. Pe buasent hwy wedi ufyddhau 



ÜDGORN SEION. 


2*8 

i’r gorchymyn cyn y cwymp, byddai yn anmhosibl iddynt i gen- 
edlu plant o farwol gnawd ac esgyrn, darostyngedig i farwolaeth. 
Nis gallai plant marwol ddeillio oddiwrth rieni anfarwol. 

A ydyw yn bosibl i fodau anfarwol liosogi ? Os nad ydyw, 
yna paham y rhoddodd Duw y fath orchyrayn i’r anfarwol wrryw 
a benyw ? Efallai y dywedir iddynt gyflawni y bwriad a gyn- 
nwysid yn y gorchymyn ar ol iddynt trwy drosedd fyned yn 
farwol : eithr a orchymynodd Duw iddynt becliu, a syrthio, a 
tnyued yn farwol, er mwyn cenedlu hiliogaeth farwol, fel y gellid 
ufyddhau ac anrhydeddu y gorchymyn cyntaf? A orchymynai 
Efe iddynt anufyddhau un gyfrailh er rowyn cadw un arall. 
Pe nas gallasent liosogi tra yn anfarwol, yr oedd yn anhebgorol 
anghenrheidiol iddynt dori un gyfrailh er nfyddbau un arall. 
Eithr, ar y llaw arall, pe gallasent liosogi tra yn anfarwol, yna en 
hiliogaeth o anghenrheidrwydd a fyddent yn anfarwol hefyd ; 
pe amgen, deuai marwolaeth i’r byd heb bechod, yr hyn ni allai 
neb gredu am fynyd. Pwy nad all weled yn rhwydd, ynte, fod 
bodoldeb marwol ddyn ar y ddaear hon yn ymddibynu ar y 
cwymp ? Pwy sydd mor ffol ei amgyffred nas gall ganfod, pe 
na syrthiasai ein rbieni cyntaf, nas gallem ni, fel bodau marwol, 
fod yn bodoli ? Nis gallai fod plant raarwol o gnawd a gwaed 
fod wedi eu geni. 

( I'w barhau.) 


AML-WREIGIAETH. 

H yBARCH Olygydd, — Diammau genyf fod yr athrawiaeth o 
aml-wreigiaeth yn mhlith y Saint wedi achosi syndod dirfawr i 
amryw o ddarllenwyr eich cyhoeddiad, heblaw fy hun, os nad felly 
i rai o’r Saint eu hunain. A chan fod hyny wedi, ac yn cryfhau 
breichiau y gwrthwynehwyr rhagfarnllyd i ennyn ynddynt fwy o 
gasineb a gwawd yn erbyn y sect ag y mae yn mhob 
man ddweyd yn ei herbyn ; a chan eich bod hefyd yn ar- 
ferol o hroffesu nad oes unrhyw bwnc o alhrawiaeth yn 
egwyddorion y Saint yn gwrthdaro yn erbyn athrawiath Crist 
a'i Apostolion, am hyny yr wyf yn erlyn eich cymìiorth i ddi- 
garegu y fl'ordd, ac i symud y rhwystrau ag sydd hyd yn hyn yn 
ymddangos i mi, ac efallai i ereill hefyd, ýn ammheus, yn ol 
rhediad y Testament Newydd, er nad felly yn ol yr Hen Desta- 



CDGORN SEION. 


289 

ment. Nodaf rai o lawer o fanau ag y dymun&f eich ijlw 
arnynt. 

Un peth vw,“ Bydded i bob gwr ei wraig ei bun, ,, nid ei i cragedd. 
Petli arall, “ Hhaid i esgob fod — yn wr un wraig.*’ 

Hefyd, “ Plant y byd bwn sydd yn gwrcica ac yn gÄra, eithr y 
rbai a gyfriíir yn deilwng i gael y byd bwnw, a’r adgyfodiad 
oddiwrth y raeirw, uid ydyut yn gwreica nac yn gŵra,” & c. 
(Luc acx, 33—36). 

llcfyd, eich sylwadau ar athrawiaeth Paul yu I Cor. tü, • 
berthynas i bwnc priodi, ac o aros fel ef ei bun. 

Os byddwch inor garedig A gwneyd rhai sylwadau eglurhaol ar 
y pethau hvn, bydd yu hyfryd gan ddarllenwr cysson eich cy- 
hoeddiad eu gweled. Wm. Plgb. 


ATEDIAD 1*R UCHOD. 

Y peth cyntaf a nodir yw, '“Bydded i bob gwr ei tcraig ei hun/ 
nid ei wragedd .** Mae ein gohebydd yn cam ddeall rhediad y 
geiriau yna, trwy feddwl eu bod yn dal perlhynas ag aml-wreig- 
iaeth. Godineb yw y pwnc a drinia Paul ; canys dyweda fel 
hyn— “ Ond rhag godineh, bydded i bob gwr ei wraig ei Kun [ac 
uid gwraig rhywuu arall J, a bydded i bob gwraig ei gwr ei hun 
[ac nid eiddo arullj.” Nis gallai Paul wneyd yn well nag ysgrif- 
enu “ gwraig" yu lle gwragedd, gan nad yw yn debyg fod “ pub 
gwr/* y pryd hwuw, yn fwy nug yn breseunol, yn meddu lliosog- 
Twydd o wragedd; ac felly buusai dywedyd,“ Bydded i bob gwr 
ei wragedd ei hun 1 ' (er fod aml-wreigiaeth yn bodoli), yn hollol 
anmhriodol. 

Yr ail beth yw, “ Bhaid i esgob fod — yn wr un wraig" (l Tim. 
iii, 2). Wel, yu ateb i hyna dywedwc, os oedd yn rhaid i esgob 
ueu ddiacon fod yn wr un wraig, nad yw hyuy yn profi fod 
yn rhaid i bawb ereill fod yn wyr un wraig ; eithrprofajn y 
gwrthwyneb, y meddai rhai yn yr eglwys liosogrwydd o wragedd 
ar y pryd ; canys pa achos oedd sôn am un wraig i esgob nen 
ddiacon, os nad oedd ereill yn meddu ychwaneg. Paul, fe 
ddichon, oedd yn gwybod oreu pa reswm oedd ganddo drot 
gaethiwo esgob neu ddiacon i un » raig. Efallai y meddyliai fod 
yn rhaid i esgob a diacon gael un wraig o leiaf, nad beth am 
ragor, fel tiwy ymarfer llywodraethu eu teuluoedd yn dda, yr 



290 


UDGORW SEÎON. 


addasid hwynt i lywodraetbu pethau tymmorol yr eglwys; a 
dichon mai yr hwn a allo lywodraetha y uifer liosocaf o wragcdd, 
y w yr addasaf i lywodraethu yr eglwys, ac felly y dylai esgob neu 
ddiacon gael eu gorfodi i gael un wraig o leiaf. Ond efallai, o'r 
ochr arall, y golygai Paul fod llywodraethu mwy nag un wraig, 
yn fwv o waith nag a allai csgob neu ddiacon wneutbur, gyda 
gofalu ara yr eglwys ; ac y dylent hwy, o ganlyniad, fod yn wyr 
un wraig, ac nid yn wyr amryw-wragedd, fel rhai o’u brodyr. Y 
mae swyddi esgob a diacon at weîuyddu yn achosion tymmorol 
yr eglwys, a dichon fod amddifadrwydd hollol o wragedd, ncu 
ynte ormod o lionynt, yn rwystr i’w gwaith eglwysig ; tra ▼ 
gallai rhai yn dal swyddi nwch yn yr oglwys, fel y patriarchiaid 
a'r prnphwydi, neu rywun fel Paul, wneutbur gwaith llawer mwy 
pwysig, trwy feddu Uawer, nea trwy fod heb un. Mae llawer o 
ymadroddion yn ysgrifouiadau Paul yn gofyn ysgrythyrau new- 
yddion er eu hegluro, a dysgwylied pawb ara danynt. 

Yn nesaf, dymunir eglurhad ar y geiriau yn Luc xx, 33—36, 
8e f — «piant y byd hwn sydd yn gwreica ac yn gwra; eithr y rhai 
a gyfrifir yn deilwng i gael y byd hwnw, a’r adgyfodiad oddiwrth 
v raeirw, nid ydynt yn gwreica nac yn gwra; canys nis gallant 
farw mwy, oblegid cyd slad ydynt â’r angyliou ; a phlant Duw 
ydynt, gao eu bod yn blant yr adgyfodiad.” Sylwn yn gyntaf, 
mai plant y byd hwn yn unig sydd yn gwreica ac yn gwra; a 
chredwn mai plant y byd hwn, yn y cyssylltiad yma, yw yr holl 
rai a genedlir ynddo yn y cnawd, y da a’r drwg. Gwreica a gwra 
y w priodi a rhoi i briodas (fel y cyfieithir yr nn geiriau Groeg 
yn Math. xxiv, 38) : y dyn sydd yn priodi, a’r ddynes a roddir 
i briodas. 0 genlyniad, yn y byd hwn yn unig y mae priodi ; 
a’r rhai a gyfrifir yn deilwng i gael y byd hwnw, a'r adgyfodiad 
oddiwrth y meirw, ni fyddant yn priodi na rhoi i briodas byth 
wedy’n, gan mai yn y byd hwn y gwneir hyny. Yma raae 
parotoi gogyfer â hyw yn dragywyddol; ac os ydym aro feddu 
gwragedd, neu rywbeth arall, yn y byd a ddaw, mae yn rhaid eu 
sicrhau yn y hyd hwn. Fe yraddengys y bydd rhai yn an- 
nheilwng i gael y byd hwnw. yughyd â’r adgyfodiad; ac o gan- 
lyniad, ui fyddant hwy yn gyd-stad â’r angylion, nac yn blant i 
Dduw, eithr yn blant i ddiafol, a’u rhan fydd y llyn o dân. 
Eithr yn mhlith y rhai a gyfrifir yn deilwng i etifeddu y byd 
arall. y bydd miloedd lawer na fyddant wedi cael eu priodasau 


UDOORN SIIOR. 


201 

iredi eu selio dros draíry wyddoldeb, ac ni fyddant liwy amgen 
nag angylion a gwoision i’r rhai a fyddnnt wedi aicrhau eu priod- 
asau, ac wedi cael eu gwneyd yn freninoedd, «c hyd y nod yn 
Dduwiau. Os nad oedd y wraig a hriodwyd gan y aaitb hrawd 
wedi ei selio i neb w lionynt dros dragy wyddoldeb, yna yn yr 
adgyfodiad byddant oll “ fel angylion Duw yn y nef,’* gan na 
allaDt wreica nu gwra byth wed’yn. Y sawl h gyssylltir ar y 
ddaear gan Dduw yn y cnawd, uis gwalianir bylh, eithr byddant 
yn wr a gwratg i bob tragywyddoldeb ; eithr yr hyn a gyssyllto 
dyn, heb awdurdod ddwyfol, a wahanir yn angeu. 

Yn nesaf, ac yn olaf, dymunir eglurhad ar athruwiaeth Paul, 
vn I Cor. vii, o berthyuus i bwuc priodi, ac o aros fel ef ei hun. 
Nid yw Paul, yn y bennod dan aylw, yn yinyraeth dim â’r ath- 
rawiaeth o aml-wreigiaeth, eitbr ymyraeth y mae Ä phwnc arall, 
»ef annog i beidio priodi oll, ac aros fel ef ei hun. “ Mi a 
fynwn,*' ebe fe, “ fod pob dyn fel fi fy hun a 44 Da yw iddynt o» 
arosant fel finnau.” Fe wyddai Paul i Dduw roddi gorcbymyn 
i amlhau a llanw y ddaear, ac naa gellid gwneuthur hyny heb 
briodi, a bod ei ddyageidiaeth ef yn milwrio yn erbyn gorchymyn 
Duw, os nad oedd galwad neillduol am eithriad. Ac er cyfiawn- 
hau ei hun, efe a ddywed yn adn. 26, 44 Yr wyf yn tybied mai da 
yw byn, o herwydd yr anghenrhaid ( distress ) presennol, mai da r 
meddaf, i ddyn fod feUy.' 9 ü»%elwn, ynte, fod rhyw achos neill- 
duol yn galw am y cynghorion a roddodd Paul, neu ei fod eí yn 
tybied felly ; ac hefvd,cofiwn mai oddiwrth y 44 lieiaf o’r upostol- 
ion” y deilliasant. Gallai Paul fod wedi newid ei farn ryw 
amser ar ol yagrifenu al y Corinthiaid, ac ytnbriodi, o ran dim a 
allwn ni brofi i’r gwrthwyneb; ac felly nis gallwn ddweyd paun a 
fydd efe yn wr priod yn y byd arall, trwy fod wedi ymbriodi yn 
bersonol ei huu, neu trwy rvw ddirprwyaeth : eithr dysgwyüwn 
aroser cyn hir ag a eglura bob dirgelion, ac a wna bob peth 
yn oleu. 

Hyderwn yn awr y boddlona ein gobebydd ar yr ychydig 
oleuni a roddasom, hyd nes y cynhyrfir rhywun i roddi goleuni 
rhagorach. Trwy fod dipyn yn amyneddgar, fo gawn oleuni 
ar bob peth. Mae amser o’n blaen, a phoo dydd a draetba 
ymadrodd, a phob nos a ddengys wybodaeth ; ac maes o law, ni 
a gawn ddeall pob petli rnegys ag y mae. 





UDGORN SEION. 


E M Y N. 

Yr Iesu yn awr a ddangosodd 
Yr hyn a ordeiniodd ei Dad, 

A’r Ysbryd a roddodd arwyddion 
I ddynion tylodion y wlad: 

Dyfethwyd doethineb y doethion, 

Gostyngwyd rhai breision eu brig; 

Ac am fod y goncwest i’r gweiniaid, 

Mae’r gelyn a'i ddeiliaid yn ddig. 

Gan Seintiau y Dyddiau Diweddaf 
Mae’r grefydd fanylaf yn awr, 

A hon sydd i gael ei chyhoeddi, 

Nes llenwi holl wyneb y llawr: 

Oud pan fyddant hwy yn yraadael, 

Ceir gweled y rbyfel u'r haint ; 

Pe gwyddai y gelyn ei adfyd, 

Ni soniai am symud y Saint. 

Robert Eyaî«s. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Yr oedd hen ddinas Babilon gynt yn fwy nà chymmaint arall 
i Llundain a'i chyffiniau yn bresennol, ac yr oedd Ninefeh hefyd 
yn agos cymuiaint arall. 

Pan ddywedom y diwygiwn, cofiwn roai ein gweithredoedd 
•ydd i brofi hyny. 


Taliadac o Ebrill 22 hyd Ebrill 28.—Pontypridd, Ss 9c; 
Aberamman, 3s ; Rymni, £2; Merthyr, Î4s; Troedyrhiw, 2s. 
— Cyfanswm, £3 4s 9c. 

Cymmanfaoedd y GoGLEDD.—Cynuelir cymmanfa Sir Fflint, 
ar y lófed o Fai ; Sir Ddinbych, ar yr 22ain; Dyffryn Conwy, 
ar y 29ain ; Sir Fon, ar y ômed o Fehefin ; a Sir Feirionydd, ar 
y 12fed. 

Cyfeiriad — Capt. D. Jones, Newcastle street, Merthyr-Tydfil. 

“ J. J."— Nis credwn nas gŵyr efe yn gystal â ninnau, raai y 
pen sydd yn llywodraethu y corff, hyd oni roddo ei enw i ni 
yn Uawu. 

fggT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dauis , Printer , John's Street , Georgetown y Mcrthyr. 


i. I) A V I S , A RG RAPFYDD, M ERT H Y R-T YDPIt. 


UDGORN SEION, 

HBU 

J”rrnt y> ŵuitt. 


Rhif. 19.] MAI 7, 1853 [Cyf. V. 


PUIODAS NEFOLAIDB. 

[Parhad o dud. 28S.J 

Ait ol i’n rhieui oyntaf fyned yn syrthiedig, ac o ganlyniad yu 
farwol, yr oedd yn anmhosibl iddynt ufyddhau y gorchymyn 
cyntaf i aiulhau, fel boduu anínnvol, a chyfodi plant anfartrol. 
Mae yn wir, y gallent gynoyg yn eu Ue hiliogaeth farwol, daros 
tyngedig i farwolactli, yn lle un unfarwol ; eithr a dderhyniai vr 
Arglwydd hyny, fel yn ddigouol i ateb gofynion y gorchymyn 
oiawr a roddwyd iddyot fel bodau anfarwol ? A ystyriai Ffo y 
gorchymyu wedi ei aurhydeddu a'i gytlawni, tr\?y gael ei aurhegu 
ag hiliogaeth syrtbiedig, niarwol, a Jlygredig, yn ìle hiliogaeth 
anfarwol a nefolaidd, yn blaguro yn hoil newydd-der bytwd 
tragywyddol ? Os na fyfld Duw yn foddlongar ar y fath beth â 
byny, a fyddai yn rhywbeth mwy nâ rhesymol fod iddo ddyfeisio 
cyniiun trwy yr bwn y gallai ein Rhieni oyntaf gael eu hadferu 
i anfarwoldeb, ac i’r ddn«ar, a thrachefn gael eu gosod mewn 
aefyllfa i liusogi eu rhywiau fel bodau anfarwol ? A allnnt hwy 
byth ufyddhau y gyfraith hono, fel ag i ateb y dyben a’r bwriad 
o’i rhoddiad, os na chant, fel bodau anfarwol, “ amlhan a llanw y 
ddaear" ag hiliogaeth anfarwol? Ni oddefa Duw i gwymp dyn 
rwystro yr aoican mawr a thragywyddol ag oedd ganddo nr.ewn 
golwg yn y gorchymyn hwnw. Yr oedd y brynedigaeth trwy 
Orist wedi ei bwriadu i adferu y gwrryw a’r fenyw i anfarwoldeb, 
fel vr adennillidyr hyn a gollasant trwy y cwymp. Os araddi. 
19 



294 


UDGORN SEIOM. 


fadodd y c\vvrap hwynt o’r gallu o gyfodi hiliogaeth anfarwo? r 
gwna y brynedigaeth adferu y fraint hono, neu ynte ni fydd yn 
gyflawn. Maa yn rhaid i Adda, gan hyny, gael wedi ei hadferu 
iddo ei wraig anwylaidd— ei Efa aufarwol ; ac y raae yn rhaid 
iddynt gael eu gosod ar y Ddaear Newydd, wedi eu gwaredu 
oddiwrth efifeithiau eu troseddiad hwy, lle y gallant “ aralhau a 
llanw” yr unrhyw â phlant anfarwol — megys ag y gorchymyn- 
wyd iddynt wneuthur yn* y lle cyntaf, eithr a fethasant, o 
herwydd trosedd. Fel hyn y dangosa Duw i’w holl greadigaeth- 
au, nad yw y gelyn wedi gorclifygu ei fwriadau a’i amcanion Ef, 
eithr y cant oll eu cyflawui a’u cwblhau, a bod y Diafnl, yr hwn 
a geisiodd eu dadymchwelyd, ei hunan wedi ei orcbfygu a’i 
alltudio o’r greadigaeth hon i’w le ei hun. 

Os priodwyd ein Iihieni cyntaf dros oesoedd tragywyddol, i’r 
dyben o amlhau hiliogaeth anfarwol, nis gallwn am fynyd dybied 
v daw cyfnod byth trwy bobparhad dyfodol,pan y peidiant ufydd- 
hau y gorchyrayn hwn. Am hyny, eu raeibion a’u merched eu 
huuain, ar walian oddiwrth eu wyron, a fyddant mor Iliosog â 
Ilwch y ddaear, neu mewn geiriau ereill, ni fydd diwedd ar eit 
cynnydd. Yn ol y cyfartalrwydd o un yn y flwyddyn, rnewn 
rail o filiynau o flynyddoedd, hwy a boblogent ddaear gymraaint 
â hon, â’u raeibion a'u merched eu hunain; a pho gadawera i’n 
meddyliau ymestyn yn mhellach etto i oesnedd dyfodol tragy- 
wyddoldeb, ni a allem ddywedyd yn byderus, y daw y cyfnod 
pan fydd eu plant eu hunain, lieb gyfrif eu disgynyddion (sef 
eiddo eu plant), yn ddigon lliosog i boblogi cynnifer o fydoedd ag 
a ddarganfyddwyd trwy gyrahorth y pellwelyron mwyaf galluog ; 
a gallera ddywedyd ara danynt, “ Ar gynnydd eu llywodraeth,” 
neu eu teyrnasoedd, “ ni fydd diwedd.’’ 

Eithr a oedd y gorchyrayn i aralhau yn cael ei gyfyngu i’n 
rhieni cyntaf ? Nac oedd ; estynid ef i’w biliogaeth hefyd. Os 
gofynai y gorchymyn gan Rieni anfarwol i aralhau, mae yn 
ddiau y gofynai yr un peth gan y plant; eitbr fe ellir dywedyd r 
fod y plant, trwy drosedd y Rhieui, yn cael eu geni yn farwol, 
ac o ganlyniad, na feddant y fraint o gyfodi hiliogaeth anfarwol. 
Eithr y mae yn rhaid cofio, mai yr un pechod ag sydd yn> 
rhwystro y plant, a rwystrodd hefyd y rhieni cyntaf rhag- 
cyfiàwni y gorchymyn hwnw ; a’r un brynedigaeth ag sydd yr. 
çwaredu y rhieni, sydd hefyd yn gwaredu y plant, ac yn eu had- 



UDGORN SEION. 


296 


fem tìll ì anfarooldeb. Ara byny, os yw y plant wrdi eu priodi 
dros dragywydduldeb, yn gystal â thros amser, trwy awdurdod 
Duvr, yr un fath ag y cafodd eu Uhieui cyntaf, hwy a gyfodant, 
gyda bwythau,ar ol yr adgyfodiad, biliogaelh ddiddiwudd o fodau 
aufarwol. Yn y raodd yraa, mao y plaut, yn gystal â’r rhieni, yn 
cael eu gosod niewn cyílnr gwaredigol, yn yr hwn y gallant yn 
dragywyddol ufyddhau y gorcby myn i amlhau. 

Eitbr y rliai hyny ag nad ydyut, yn y bywyd hwn, yn myned 
i’r cyfamtnod tragywyddol o briodas, yn ol y cynllun a o9odwyd 
gan y pár anfarwol cyntaf, nis gallant byth ufyddhau i’r gor- 
chyrayn mawr cyutaf. Os dyweda neb eu bod yn ufyddhau 
hwnw yn y bywyd bwn, iddyut bwy yr atebwn, ua cha hiliogaeth 
syrtbiedig, llygredig, a raurwol, b\tb ei derbyn, fel yn ddigouol 
i ateb dybeuion y gyfraitb fawr hono a roddw vd i ddyn yn ei 
sefyllfa anfarwol. Nis gall bodau anfarwol ond yn unig ufydd- 
hau y gyfraith houo yn gyraraeradwy, yn ol y gwir fwriad a’r 
dybeu ag oedd gan yr Arglwydd raewn golwg. Y rhai, gan hyny, 
nad ydynt yu rayned i’r cyfaramod tragywyddol o briodas, nis 
gallant byth ufyddhau y gyfraith hono ; ac o berwydd nad 
ydynt wedi gosod eu hunain roewn sefyllfa i’w hufyddbau, hwy 
a gant allan yn yr adgy fodiad, na fydd ganddynt gymdeitliion 
cyfreithlawn, ac nas gailant fwynhau yr un cytìawnder o ogon. 
iant á'u llhieni cyutaf, ac ereili a gys9ylltwvd yn dragywyddol 
gan yr Arglwydd yn un cuawd. Rhaid eu rhifo hwy, gan hyny, 
gyda’r angylion nad ydynt yn cadw y gyfraith ; tra y bydd i’r rhal 
a’i cadwant, eisledd ar orseddau barn, a barnu yr angyiion hyny, 
a’u gwneyd yn weisiou iddynt, a hwy a’u gwasanaethant trwy 
geuedlaetliau diddarfod yn oes oesoedd, canys nid oes gallu gan 
angylion i ymeangu trwy gynnyddiad ar hiliogaeth. Eithr i’r 
rhai a gadwant y gyfraith trwy y cyfamraod tragy wyddol o briod- 
as, yr ychwanegir anrhydedd, a gogoniant, a llywodraeth, a 
bywydau tragywyddol. trwy oesoedd diddarfod mewn bydoedd 
diddiwedd. Trwy y cyfryw rai y poblogir bydoedd â’u meibion a’u 
merched eu huuain ; a’u teyrnasoedd tragywyddol a liosogir fel 
sêr y nefoedd, y rhai ni all neb eu rhifo. Trwy y cyfryw rai y 
gogoneddir Duw yu mbarhad ei weithredoedd, ac yn eangiad y 
Bydyssawd, yu mhrynedigaetb a gogoneddiad bydoedd, ac yn 
nghynnydd bodau deailgar, anfarwol, a Duwaidd, a g sydd yn 
etifeddn holl gytìawnder ei berflfeithderau mawrion ei hun. 



296 


UDGORN SEION. 


Nid oes gan un dyn anysbrydoleclig awdurdod oddiwrtb Dduw 
i gyssylltu y gwrryw a’r fenyw yn y cyfaramod priodasol. Mae 
priodas yn ordinhad o eiddo Duw, ac yr ydyra yn darllen mai 
“ yr hyn a gyssylltodd Duw, ua wahaned dyn’’ (Mathew xix, 6). 
Lle byddo dyn yn traws-feddiannu awdurdod i weinyddu yn 
ordinhad Duw, ac yn cyssylltu y rhywiau mewn priodas, mae y 
fath undebau yn angbyfreithlawn yn ngolwg Duw, er y gallant 
fod yn gyfreithlawn yn ol cyfreithiau a llywodraeth dynion. Nid 
yw yr awdurdod i weinyddu yn ordinhadau Duw wedi bod ar y 
ddaear er y gwrthgiliad mawr, hyd y ganrif bresennol. Mae 
rhywbeth fel dwy ganrif ar bymtheg wedi myned heibio er pan 
gollwyd yr awdurdod ar yr hemisphere ddwyreiniol i weinyddu 
mewn unrhyw un o ordinhadau Duw. Yn ystod y gyfnod hir hona 
y mae priodasau wedi cael eu gweinyddu yn ol defodau Ilywod- 
raethau dynol, gan ddynion anysbrydoledig, heb feddu un awdur- 
dod oddiwrth Dduw ; o ganlyniad, mae eu holl briodasau, fel eu 
bedyddiadau, yn anghyfreitblawn gerbron yr Arglwydd. Nodwch 
allan i ni wr a gwraig ag a gyssylltodd Duw, oddiar yr ail ganrif 
o’r cyfrif Cristionogol hyd y bedwaredd ar bymtheg, os gall 
rhywun. Nis gellir cael y fath n feddod yn mhlith Cristionogion 
nac Tuddewon, Mahometaniaid na Fhaganiaid. Maeui oll heb 
brophwydi na dynion ysbrydoledig — maent oll beb awdurdod 
ddwyfol: nid oedd gan neb awdurdod i selio ar y ddaear y cyf- 
amrnod priodasol, fel y selid ef yn y nefoedd ; nid oes neb yn y 
gyfnod hir boua wedi clywed llais yr Arglwydd yn eu gorchymyn 
i weinyddu yn yr ordinbadau cyssegredig hyny. 

Mae priodasau, ynte, yn rahlith yr holl genedloedd, er yn 
gyfreithlawn yn ol cyfreithiau dynion, wedi bod yn anghyfreitb- 
lawn yn ol cyfreithiau, awdurdod, a sefydliadau y nefoedd. Mae 
yr holl bìant a anwyd yn ystod y gyfnod lìir hona, er yn gyf- 
reithlawn yn ol aríerion a chyfreithiau cenedloedd, yn ang- 
hvfreithlawn yn ol trefn ac awdurdod y Nefoedd. Y pethau 
hyny a gyflawnir trwy awdurdod dynion, Duw a’u dadymchwela 
ac a’u dinystria, a hwy a fyddant vn wag a dirym yn nydd yr 
adgyfodiad. Pob peth ag a ordeiniwyd gan Dduw, ac a gyflawn- 
wyd ac a seliwyd trwy ei awdurdod, a arosant ar ol yr adgyfod- 
iad. Yr byn sydd o ddyn, a fydd yu ddirym ac yn ddi- 
awdurdod ar ol marwolaeth; yr hyn sydd o Dduw, a barha yn 
dragywydd. Gwerin lywodraethau a theyrnasoedd, gorseddau ac 



UDGORN SEION. 


297 


»mherodraethaii. tywysogiou ac awdurdodau, a phob peth arall o 
darddiad dynol, a deÖir i lawr ac a ddinystrir, a hwy a ddiflanant 
yinalth fel “ breuddwyd gweledigaeth nos;” eithr pob peth ag a 
l'yddo wedi ei selio ar y ddaear ac yn y nefoedd, a erys yn dra- 
gywydd, ac ni fydd diwedd arno. 

Wedi profi tragywyddoldeb y cyfammod prioda«ol, ac egluro 
amcan yr ordinhad ddwyfol hon, dichon inai nid anmhriodol 
fyddai chwilio yu ol'alus i ra» o’r canlyniadau ag sydd o ang- 
henrbaid yn dylifo oddiwrlh y selydliad dwyfol hwn. Pawb ag 
sydd yn cyfaddef undeh tragywyddol gwr a gwraig, ydynt yn 
rhwyra o gyfaddef fel canlyniad anhebgorol amledd gwragedd ; 
canys y mae amgylchiadau yn y rbai nis gallai hyn yn rhwydd 
gael ei ochelyd : er emrhraiflt, mae Mr. A yn priodi Miss B dros 
amser a thros bob tragywyddoldeb ; yn mhpn amser y mae ei 
wraig B vn marw, gan adael amryw blant Mae v gwr gweddw’ 
yn priodi eilwaith â Miss C. Gofyniad — Pu fodd y caiff ei wraig 
C wr dros bob tragy wyddoldeb ? Amlwg vw fod yn rhaid iddi 
aros yn sengl, heb wr mewn ystad ddyfodol, neu ynte gael ei 
phriodi â Mr. A dros dragy wyddoldeb yn gystal â thros amser. 
Os dewisa yr olaf, yna byddai gau Mr. A ddwy wraig ar foreu yr 
adgyfodiad. Dracbefn, gallai Mr. A fod yn anffortenus trwy 
fod ei wraig C yn caeì ei chymmeryd oddiwrtho trwy farwolaeth ; 
os prioda efe y drydedd waiih, yna byddai ganddo dair yn nbra- 
gwyddoldeb; ac felly yn mlaen. Drachefn befyd, gall M r. A 
farw o flaen ei wraig B ; ei weddw a brioda ddyn ieuanc C dros 
y bywyd hwn yn unig, gan ei bod hi eisoes yn rhwym i’w gwr 
trengedig dros dragy wyddoldeb. Gofyniad — Pan bawlia Mr. A ei 
wraig yn yr adgyfodiad, pa beth a wua Mr. C am wrsig? Ateb 
— Mae yn rliaid iddo naill ai bod heb un, neu gael ei briodi i un 
arall yn y bywyd hwn; yn yr achos olaf, buasai dwy yn byw 
ganddo yn y bywyd hwn ar yr un amser. Am hyny, os yw 
priodas dros dragywyddoldeb yn osodiad dwyfol, fel y profasom 
yn helaeth ei bod, yna y mae amledd gwragedd yn osodiad 
dwyfol hefyd ; canys y mae yr olaf o anghenrheidrwydd yn 
deillio allan o’r amgylchiadau a gyfodasant o barthed i’r blaenaf. 

Gellir crybwyll engbraifft arall ; mae yn dygwydd yn fynych 
fod llawer o fenywod ag na cbawsant erioed gynnyg ar briodas 
oddiwrth wyr ieuainc yn y rhai y gallasent roi hyder i ymddiried 
eu hunain iddynt dros bob tragywyddoldeb. Gofyniad — A raid 



298 


CDGORN SEION. 


i*r benywod hyn aro9 heb wyr yn y bydoedd tragywyddol ? Ai 
ni fyddai yn llawer gwell i bob nn o honynt gael eu cyssylltu 
raewn priodas â dyn ffyddlawn, fel Abraham, er y gállai fod yn 
wr priod yn barod, nag aros mewn cyflwr unigol i bob tragy- 
wyddoldeb ? Ai ni fyddai yn llawer rawy o ddedwyddwch iddi 
hi fod yn ail, neu yn drydedd, neu yn bedwaredd wraig, ac felly 
gael ei gosod mewn sefyllfa i gyfodi biliogaeih ddiddiwedd, a 
rawynbau gyda ei gwr yr holl ogoniant a’r anrhydedd o’i deyrn- 
asoedd cynnyddol, nag aros fel angel neu wasauaeth-ferch, heb 
hiliogaeth, yn oes oesoedd. 

A thrachefn,y mae llawer o wragedd gweddwon, gwyr y rhai 
ydynt yn raarw heb gofleidio yr efengyl ; dichon na cha y gwrag- 
edd gweddwon hyn hyth gynnyg ar briodas gan wyr unigol. A 
adewir liwy heb ddarpariaeth ar eu cyfer yn y cyfararaod tragy- 
wyddol o briodas? Ai ni fyddai yn fendith iddynt hwy gael eu 
gosod yn ben ar biliogaeth lliosog, gan y rhai y perchid ac yr 
anrhydeddid hwynt yn dragywyddol raewn cyssylltiad â'u gwyr ? 
Pa wraig ffyddlawn a rhinweddol na dde\visai sefyll yn chwecb 
fed neu yn seithfed gwraig i wr da a ffyddlawn, yn hytrach nâ bod 
beb wr oll trwy holl oesoedd diddiwedd tragywyddoldeb ? 

Pan gyfodo cenedl yn erbyn cenedl, a’ theyrnas yn erbyn 
teyrnas, ac y difäo y cleddyf o un eithafoedd o’r ddaear i’r llall, 
megys y mae'r prophwydi wedi rhag lefaru y byddai yu y dydd 
iau diweddaf, miliynau Jawer o dadau a brodyr a syrlbiant ar 
faes y gwaed, ira y gadewìr maraau, a raerched, a gwragedd 
gweddwon, i alaru ara eu colîed. Pa beth a ddaw o’r benywod 
hyn ? Ateb — Pregethir yr elengyl i lawer o honynt, a hwy a 
ffoant allan o blith y cenedloedd, ac a gesglir gyda’r Saint i 
Seion. O dan yr amgylchiadau hyn, fe fydd nifer y benywod yn 
ilawer rawy nâ nifer y gwrrywod. Pa fodd y raae i'r gorraodedd 
benywod i gael gwyr dros dragywyddoldeb ? Ni a atebwn y 
gofyniad hwn yn ngeiriau Esaiab,“ Ac yn y dvdd hwnw saith o 
wragedd a ymaflaut raewn un gwr, gan ddywedyd, Ein bara ein 
hun a fwytâwn, a’n dillad ein hun a wisgwn : yn unig galwer dy 
enw di arnom ni; cymmer ymaiih ein gwarth ni” (Esaiah iv, I). 
Felly gwelwn fod y gwartli o fod heb wr, yn llawer inwv ná r 
gwarth o fod saith o wragedd yn TDedJu un gwr ; yn wir ni fydd 
yr olaf yn warlh yn y byd ; ni fydd amgen nâ’r unig foddion i 
gymmeryd gwarth ymaith ; gan ei fod yn osudiad dwyfol, fo 



ÜDGORN SEION. 


299 


geisir am dano yn awyddus, byd y nod ar y gost o fwyta eu bara 
cu hun, a gwisgo eu dillad eu huo. 

Dywed yr Apostol Paul,“ Nid yw na’r gwr heb y wraig, na’r 
wraig heb y gwr, yn yr Arglwydd" (1 Cor. xi, 1 1). Os, yn wir, 
mai atbrawiactb wirioneddol yw, nad yw na’r gwr beb y wraig, 
na'r wraig heb y gwr, yn yr Arglwydd, yna y niae o'r pwys 
mwyaf fod pob un yn sicrhau cydytnmaith yn yr Argiwydd, 
hyny y w, cael eu oyssylltu trwy awdurdod Duw yn un cnawd, nid 
yn unig dros y bywyd hwn,eithr dros yr iiwn sydd i ddyfod. Nis 
gall un gwr fod “ yn yr Arglwydd,’’ yn nghyflnwn ystyr yr ym 
adrodd yma, hyny yw, nis gall fyned i mewn i holl gyllawnder ei 
ogoniant ef, “ heb y wraig *' Ac nis gall un wraig fod “ yu vr 
Arglwydd,” neu yn y mwynbad o gyflawnder, “ heb y gwr.** Ar 
ol i’r gosodiad dwyfol hwn gael ei ddysgu a’i ddeall yn briodol, 
ystyrir ef yn warth i uurhyw wr neu wraig aros mewn cyflwr 
unigol, a plieidio cydymffurfio ag ordinhad Duw, trwy yr hon v 
gallant yn gyfreithlawn, yn eu sefyllfa anfarwol, “ amlhau a 
llanw’* y Ddaear Newydd ag hiliogaeth anfarwoi. Er mwyn i'r 
gwarth hwn gael ei gymmeryd ymaith, u saith o wragedd a ym- 
aflaut roewn un gwr.” Hwy addeallant mai heb wr, nas gallant 
"byth gyflawni y gorchymyn mawr hwnw a roddwyd i fodau 
anfarwol ; hwy a gant allau, os na osodaut eu iumain mewn sefyllfa 
i'w ufyddbau, y rhaid îddynt ddyeddef ei gosjìedigaetbau, a bod 
heb ddyrchafu yn uwch nâ'r angyüon a’n hysbysir gan Paul a 
fernir gau y Saint. Fe fydd difrodiadau rhyfel raor fawr yn y 
dydd bwnw, fel ag y bydd y benywod yn llawer mwy iliosog 
nâ’r gwrrywod ; am hyny y dywed yr Àrglwydd, “ Gwnaf ddvn 
yn werthfawrocach nag aur coeth ; ie, dyn nà chŷn o aur Ophir’’ 
(Esaiah xiii, 12). Yn y dydd hwnw fe /ydd yr arferiad hir sef- 
ydlog o’r gwrryw yn gwneuthur y cynnyg cyntaf o briodas i’r 
fenyw, i ryw fesur, wedi ei wrtbdroi. Yn lle bod gwr yn ceisio 
cael cydsyniad saith o wragedd i ddyfod y« wragedd iddo ef, 
hwynt hwy a ddeisyfant arno ef i ganiatâu y fraint hono iddvnt 
hwy ; a rhag ofn y gwrthoda ar gyfrif y gost o gynnal teulu 
mor fawr, hwy a addawant “ fwyta eu bara eu hun, a gwisgo eu 
dillad eu hun,” os gallant ond “ yn unig gael eu galw ar ei enw 
ef, er cymmeryd ymaith eu gwarlh.” Ac er dangos fod yr Ar- 
glwydd yn cymmeradwyo y drefn hono ar bethau, ac yn cyfranu 
iienditbion mawrion i’r bobl lle y caiff byny ei arferyd, Esaiah, 



300 


GDGORN SEION. 


yn yr adnodau a ganlyn, a ddywed, u Y pryd hyny y bydd I31ag- 
uryn yr Arglwydd yn brydferthwch ac yn ogoniantj a tfrwyth y 
ddaear yn rhagorol ac yn hardd i’r rhai a ddiangasant o Israel. 
A bydd,am yr hwn a adewir yn Seion, nc a weddillir yu Jerusa- 
lem, y dywedir wrtho, 0 sanct” (Esaiah iv,2,3). Ac yn y bummed 
adnod, efe a ddywed fel hyn, “ A’r Arglwydd a grea ar hob trigfa 
o fynydd Seion, ac ar ei gymmanfaoedd, gwrawl a mwg y dydd, 
a llewyrch tân lflamllyd y nos. ,, “ Blaguryn yr Arglwydd,’’ yr 
hwn sydd i fod mor brydferth a gogoneddus, gau fod â chwmwl y 
dydd, a thân y nos ar ei holl drigfanau a’i gymmanfaoedd, yw yr 
unig bobl lle yr unir saith o wragedd wrth un gwr, ac i gael eu 
galw ar ei enw ef, er cymmeryd ymaith eu gwarth. 

Nid yn unig fe fydd yn warth i wraig fod heb wr yn mhlith 
pobl Dduw, eithr fe fydd yn ofidus i wraig briod fod yn an- 
ffrwythlawn ; oblegid y mae yr Arglwydd wedi gorchymyn i’r 
gwrryw a’r fenyw liosogi; bydd yn acbos o ofid i beidio cyflawni 
y gorchymyn hwn : dyna fel yr oedd yn yr amseroedd gynt. Pan 
oedd Leah, un o wragedd Jacob, wedi ymddwyn iddo ef bedwar 
o feibion, fe “ beidiodd o honi â pblanta.’’ “ A phan welodd 
I/eah beidio o honi â phlanta, hi a gymmerth ei llawforwyn Zil- 
pah, ac a’i rhoddais hi yn wraig i Jacob.” Ac ar ol hyn, hi a 
alwodd ar yr Arglwydd, “ a Duw a wrandawodd ar Leah, a hi a 
feichiogodd, ac a ymddug y pummed mab i Jacob. A Leah a 
ddywedodd, Rhoddodd Duw fy ngwobr i mi, o herwydd rhoddi o 
honof fi fy llaw-forwyn i’m gwr’’ (Genesis xxx, 9, 17, 1S)* 
Yraa gwelir i Dduw wrandaw ar Leah, a rboddi iddi y pummed 
mab, a’r rheswm a roddir dros y fendith hon oedd, “ O herwydd 
rhoddi o honi ei llaw-forwyn i’w gwr.’ > Yr oedd hon yn weithred 
a ryngai fodd yr Arglwydd, ac o ganlyniad efe a wrandawodd ar 
ei gweddi. 

Eithr paham yr oedd y drefn hon ar bethau yn rhyngu bodd 
yr Arglwydd ? O herwydd nad yw Efe yn dderbyniwr wyneb ; 
ac yr oedd Zilpah, yn ddiammau, yr un mor deilwng o wr ac o 
hiliogaeth, â J/eah. Ac er fod Rahel wedi rhoddi Bilhah i 
Jacob yn wraig, etto ymddengys o herwydd rhyw reswm, i Leah 
oedi dilyn esiampl ei chwaer ieuengaf, ac o ganlyniad, hi a aeth 
yn anffrwythlawn ; eithr pan foddlonodd i roddi Zilpah i 
Jacob, yr Arglwydd a’i bendithiodd am y weithred, ac a wran- 
dawodd ei gweddiau, ac a roddodd iddi fab arall. Mae y - 



L'DGORN SEION. 


UOI 

debygol y methai Bilhah a Zi)pah gael gwyr dros dragjwyddol* 
deb, pe nas rlíoddasai Rahel a Leah hwynt i Jaçob. Gall fod 
llawer o amgylchiadau cyffelyb yn y dyddiau diweddaf, yn y rhai 
y metiiai benywod fyned i’r cyfammod tragywyddol o briodas, 
pe na roddiù hwypt i wr yn feddiannol ar deulu yn barod. 

A all gwraig gael rowy nag un gwr ar yr un pryd? Na all : 
ni chymmeradwywyd y faih egwyddor erioed yn yr ysgrythyrau. 
Dyben priodas vw lliosogi y rhywiau, yn ol gorchymyn Duw. 
Gall gwraig ag un gwr gytìawni y gorchymyn hwn, gyda rowy 
o liwylusdod, nâ phe roeddai liosogrwydd ; yn wir, gwnai hyn, 
yn ol pob tebygolrwydd, rwystro yr amcan mawr o briodas, a’i 
hattal hithau rhag cyfodi hiliogaeth. Gan na hwylusai lliosog- 
rwydd gwyr gynnyddiad hiliogaetli, ni oddefwyd y futh egw'yddor 
erioed yn yr ysgrytliyrau. Eilhr buasai amledd gwragedd yu 
foddion i fawr-gynnyddu teulu, ac felly gyflawni y gorcbyrayn, 
nid yn unig i lawer mwy o helaethrwydd o du y gwr, eithr hefyd 
o du y gwragedd, y rhai a alleut fod dan yr anghenrheidrwydd 
o aros yn unigol yn dragywydd. Fel engreiffliau o’r cynnydd 
niawr yn cyfodi oddiwrth aroledd gwragedd, ni a grybwyllwn 
amryw o Farnwyr Israel ; un o ba rai a feddai ddng-ar-hugain o 
feibion ; un arall a feddai ddeg ar hugain o feibion a deg-ar- 
hugain o ferched ; un arall a feddai ddeugain o feibion (ni 
chrybwyllir y nifer o ferched) ; gwr galluog arall o eiddo Duw, 
sef Gideon, a feddai ddeuddeg a thrugain o feibion (nid yw nifer 
v merched yn hysbys). (Gwel Barnwyr viii, 30, 31 ; hefyd ix, 
5 ; a x, 3, 4; a xii, 8, 9 — 14.) Yn mhlith holl bobl Israel, yr 
Arglwydd a ddewisodd Gideon, gwr yn meddu amryw wragedd a 
phlant, i waredu ei bnbl o gaethiwed. At yr Aml-wreigiwr hwn 
efe a ddanfonodd ei angel, ac a ddangosodd iddo arwyddion a 
rhyfedcìodau mawriou, ac a roddodd iddo lawer o ddadguddiadau 
pa fodd i waredu Israel. 

Y Salmydd a ddywed,“ Wele, plant ydynt etifeddiaeth yr Ar- 
glwydd : ei wobr ef yw ffrwyth grotb. Gwyn ei fyd y gwr a 
lanwodd ei gawell saethau à hwynt : nis gwaradwyddir hwy, 
pan yraddyddanant â’r gelynion yu y porth” (Salm cxxvii, 3 — 5). 
Y wobr a rodda Duw i'w bobl yw plant. Etifeddiaeth yr Ar- 
glwydd yw plaut: oddiwrth byn y tarddai awydd mawr gwyr a 
gwragedd yn yr amseroedd gynt i liosogi eu plant. Ac oddiwrtb 
hyu y rhag-bysbysai y Salmydd, ynghylch gwaredigion yr Ar- 



302 


UDGORN SEION. 


glwydd a gaent eu casglu “ o’r tiroedd, o’r dwyrain, ac o’r gor- 
Uewin, o’r gogledd, ac o’r deau,” fel ar ol iddynt grwydro yn yr 
anialwch, mewn “ ffordd ddisathr, ,, lìe y caniateid iddynt “ ddar- 
paru dinas i gyfanneddu, ,, y gwnai yr Arglwydd fendithio y 
tlawd yn fawr, “a gwneyd, iddo deuluoedd fel praidd.’* (Gwel 
Salro cvii,2— 7, 35—13.) Yn lle fod y rhai uniawn, yn y dydd 
hwnw, yn drist wrth weled y tlawd yn meddu “ teuluoedd fel 
praidd.’’ y Salro^dd a lefara, “ Y rhai uniawn a welant byn, ac a 
lawen ychant : a phob anwiredd a gau ei 6afn. Y neb sydd 
ddoeth, ac a gadwo hyn, hwy a ddeallaut drugareddau yr Ar- 
glwydd.’’ Y rhai nad ydynt uniawn a doeth, ac nad ydynt yn 
aylwi ar yr hyn a ddywed y Salmydd, yn ddiaromau a feddyliant 
fod peth rhyfedd wedi dygwydd yn y tir, pan glywant am ddyn 
tlawd yn raeddu “ teuluoedd fel praidd.” Y rhai drygionus, yn 
ddiammau, a agoraut eu safuau ac a waeddaut Aml-wreigiaeth ! 
Aml wreigiaeth ! ! gyda golwg i rwystro cyflawniad y prophwyd- 
oliaethau ; eithr hwy a gant allan, cyn y gorphenant, eu bod yn 
ymladd yn erbyn Duw, ac yn erbyn ei fwriadau, ac yn erbyD ei 
osodiadau dwyfol, ac yn erbyn cyflawniad y prophwydi. Hwy a 
gant allau yn fuau y gwna “ anwiredd gau ei safn,” a bod yr Ar- 
glwydd, yn wir, yn mhlith ei bobl, ac y “ cerydda genedloedd 
cryfion hyd yn mhell,” ac y danfona ei gyfreithiau o Seion i 
lywodraethu yr holl bobloedd. Yna y gwybyddant pan fyddo yr 
Arglwydd yn rhoddi i ddyn “ deuluoedd fel praidd,” ei fod ef yn 
bwriadu hyny yu fendith, ac nid melldith; canys, “ wele, plant 
ydynt etifeddiaetb yr Al•glwydd, ,, a gwyn eu byd y rhai, trwy 
y cyfammod tragywyddol o briodas, ag ydyut yn cael y wobr 
fawr hon. 

Ar ryw amser penodol, dywedodd Pedr wrth yr Iesu, “ Wele, 
nyni a adawsom bob peth, ac a'th ddilynasom di. A’r Iesu & 
atebodd ac a ddywedodd, Yn wir, meddaf i chwi, Nid oes neb 
a’r a adawodd dj, neu frodyr, ueu chwiorydd, neu dad, neu fam, 
ueu wraig, neu blant, neu diroedd, o’m bachos i a’r efengyl, a’r 
ni dderbyn y can cymmaint yr awrhon y pryd Itwn , dai, a brodyr, 
a chwiorydd, a mainau, a pblant, a thiroedd, ynghyd ag erlidiau ; 
ac yu y byd a ddaw fywyd tragywyddol’’ (Marc x, 28 — 30). Mae 
derbyn “ yr awrhon y pryd hwo" gan cymmaiut o dai a thiroedd 
— can cymmaint o wragedd — can cymmaint o blant, &c., yn 
ddiüu yn wobr djmmorol fawr, Mae dyn ag sydd yn gadael un. 



L’DGORN SEION. 


303 


wraig er rawyn yr efengyl, yn derbyn caiit o wragedd yn ol atn 
ei aberlh : mac dyn ag sydd yn gadael tri neu bedwar o blant 
er inwyn teyrnas Dduw, yn derbyu tri neu hedwar cant o bîant 
fel gwobr “ yr awrbon y pryd bwn.’’ Eitbr pa fodd y raae efe 
yn cael ei gant o dadau ac o famau ? Fe ddeuai y rbai hyn yn 
naturiol wrtli ei fod ef yn cael ei gan cymmaint o wragedd ; 
canys rhieni pob tin o'r cant gwragedd a hawliai efe yn gyfreilh- 
lawn fel tud a ruam. A brodyr a chwiorydd pob un o’i «rag- 
edd a hawliai efe yn naturiol fel ei frodyr a’i chwiorydd ef. 
Byddai “ can cymmaint o dai u tbiroedd" rnor angbenrheidiol ag 
unrhyw gyfran urall o’r addewidion hyn o eiddo ein Hiachawd- 
wr; canys diau y byddai eu beisieu er cynnal yn gysurus gan 
cymmaint o wragedd a pblant. Da y dywedodd y Salroydd mai 
“ plaDt ydynt etifeddiaetli yr Arglwydd : a’i wobr ef yw ffrwyth 
y groth. r Da y dywedodd efo y gwnai yr Arglwydd i’r tlawd 
“ deuluoedd fel praidd buasai can cymmaint o deuluoedd, yn 
preswylio cant o dai, yn ddiau yn edrych yn dra tbebyg i 
“ braidd’’ ÇJloch ). 

Yroedd aiuledd gwragedd nid yn unig yn cael ei gymraerad 
wyo gau yr Arglwydd yn Israel, eithr mewn rhai achosion ym- 
ddangosai ei fod yn anhebgorol anghenrheidiol. Dywed yr 
ysgrythyr: “ Os brodyr a drigant ynghyd, a raarw un o honynt, 
ac beb blentyn iddo; na prioded gwraig v marw wr dyeithr oddi 
allan : aed ei cby fathrachwr ati, a cbymmered bi yn wraig iddo, 
a gwnaed iddi ran cy fathrachwr. A bydded i’r cyntaf-anedig a 
ymddygo hi sefyll ar enw ei frawd a fu farw ; fel na ddiicer ei 
enw ef allan o Israel” (Deut. xxv, ô, 6). Os oedd brswd y 
trengedig eisoes yn briod, nid oedd hyny yn ei ryddhau ef oddi 
wrth gyfrifoldeb y gyfraitb; yr oedd yn ofynol iddo briodi 
gweddw ei frawd, er mwyn cyfodi had iddo,“ fel na ddilëid ei enw 
ef allan o Israel.’* Dyma acbos, ynte, ag y byddai yn rhaid i 
ddyu ddyfod allan rnewu rhyfel agored yn erbyn y gyfraith, neu 
ynte, gael amledd o wragedd yn byw ar yr un amser. Yn awr, 
cymmerwch achos saitb o frodyr; gadewc.h iddynt oll briodi. Os 
bu farw cbwech o’r brodyr yn ddiblant, byddai y seithfed yn 
rhwym trwy y gyfraith hon o briodi y chwech gwraig weddw ; o 
ganlyniad, byddai ganddo chwech o wragedd yn bv\v ytna yn v 
bywyd hwn, neu fod yn droseddwr o’r gyfraith. Os na fydd gan 
y brawd byw wraig flaeuorol ar y pryd y raae yn priodi gweddw 



UDGORN SEION. 


•30-1 

ei frawd (gan ua raid vstyried y cyntaf auedig yn had iddo ef, 
eithr a raid gymmeryd emv ei frawd trengedigj, ac os metha 
gweddw ei frawd gael plant. neu o leiaf, gael oud un, pa beth a 
wna y brawd byw am blant i ddwyn ei einv ef ei hun yn Israel ? 
A gaití’ ef, yr hwn a briododd weddw ei frawd er mwyn adeiladu 
enw a thý y marw, ei adael yn ddiblant, a chaeì ei euw ei hun 
wedi ei ddileu o dan y nefo\ídd P Na chaiflT yn wir, byddai ef 
dan yr anghenrheidrwydd o briodi gwraig arall, heblaw gweddw ei 
frawd, er mwyu i’w d^* ei hun a’i enw ei hun gael eu bytholi yn 
mysg llwythau Israe). 

Yr oedd parhad enw ac biliogaeth dyn cyfiawn yn cael ei ys- 
tyried yn fendith fawr; am hyny y traethai Dafydd gerbron yr 
Arijlwydd, gan ddywedyd • “ Plant dy weision a barhant, a’u had 
a sicrheir ger dy fron di’* (Salm cii, 28). Yr oedd cael cadwyn 
hiliogaeth wedi ei thori gan angeu, yn cael ei ystyried yn ddryg- 
fyd mawr; am hyny, yr Arglwydd a wnaeth ddarpariadau 
manwl gogyfer ag acbosion felly. Os nad oedd gan y trengedig 
un brawd yn fyw, yna syrthiai ar y perthynas agosaf i briodi ei 
weddw. Mae genym esiampl o hyn yn cael ei rhoddi yn lJyfr 
Ruth : gan fod ei gwr hi yn farw, ac yn ddiblant, ac heb un 
brawd i briodi ei weddw, Boaz, ei ewythr ef, un o frodyr ei dad, 
a gymmerodd lluth yn wraig iddo, “ i gyfodi enw y marw ar ei 
etifeddiaeth ef, fel na thorer ymaith enw y marw o blith ei frodyr, 
nac oddiwrth borth ei fangre” (Ruth iv, 10). Felly Boaz a Ruth 
a ddaethant yn orhen-rieni Dafydd. 

Nid gyda chyfraith Moses y dechreuodd y drefn hon ar bethau ; 
yr oedd mewn bodoliaeth yn nyddiau y patriarchiaid, yn hir cvn 
geni Moses. Yr oedd gan Judah dri mab, sef Er, Onan, a 
Selali Er, wedi priodi Tamar, a fu farw o herwydd ei ddryg- 
ioni, yn ddihlaut. “ A Judah a ddywedodd wrth Onan, Dos at 
wraig dy frawd, a phrioda hi, a chyfod had i'th frawd. Ac Onan 
a wybu nad iddo ei hun y byddai yr had,” ac er iddo ei phriodi 
hi, gwrthododd “ roddi o hono had i’w frawd. A drygionus oedd 
yr hyn a wnaethai efe yn ngolwg yr Arglwyçld : am hyny efe a’i 
lladdod yntau” (Gen. xxsviii, 6 — 10). Gan fod Selah yn rhy 
ieuanc i briodi, Judah a geisiodd gan Tamar i “ drigo yn weddw 
yn nbŷ ei thad, hyd oni chynnyddai Selalì.’’ Feily, gwelwu cyn 
i gyfraith Moses gael ei rboddi, fod y patriarchiaid yn deall 
ac yn ymarfer â’r gyfraith a ofynai i frawd y trengedig i briodi 



UDGORN SEION. 


305 

ei weJJw', i’r dyben o barhau enw y marw. Mae y gyfraiih 
hon, fel ag yr ydym wedi gweled, yn cynnwys amledd 
gwragedd. 

(I'ip baihan.) 


PA FODD, AC YN MHA LE Y OELI/IR CYNNAL AM- 
RYW WRAGEDD YN GYSURUS. 

Anwyl Fiiawd Davis, — Llawer o*m brodyr anwyl sydd wedi 
cymmeryd mewn llaw i broû yr athrawiaetb o aml wreig 
iaeth yn wirionedd rhosymol ac ysgrytliyrol, trwy y Seer , Star , 
a*r Udgorn, ynghyd á thraethawd y brawd Orson Spencer ar yr 
un pwnc. 

Mao yr oll a ysgrifenwyd ac a gyhoeddwyd ar y pwnc hwn yn 
amlwg i bob dyn rhesyraol, i ganfod yn eglur mai egwyddor 
ddwyfol yw yr athrawiaeth o aml wreigiaeth. 

Nid ydwyf 9, gan hyny, yn bwriadu yu bresennol i brofî yr 
egwyddor o aml-wreigiueth yn ysgrythyrol, gan fod byny wedi ei 
brofi eisoes goruwch pob dadl. 

Gau fed yr Arglwydd wedi dadguddio i’w was Joseph Smitli 
o barthed i’r drefn batriarchaidd, a gorcbymyu iddo ef ac ereill 
o’i weision fTyddlawn fyned a gwneuthur gweithredoedd Abra- 
ham ; ac os y byddenl yn ufyddhau, y cawsent eu bendithio; ac 
o’r tu arall, os gwrthodent ufyddhau, y cawsent eudamnio. Ond, 
meddai rhywun anwybodus nad yw yn feddianuol ar Ysbryd 
Duw, pa fendilh yn awr yw i ddyn gael rhagor nag un wraig, 
a llawer o blant ? Pa fodd y gall eu cynnal ? Y mae yn an- 
hawdd iawn yn awr i gynnal un wraig yu gysurus, heblaw cael 
llawer o wragedd a phlant. Gwir i gyd; nid vw yr Arglwydd 
wedi gorchyiuyu i’w weision gymmeryd rliagor nag un wraig yn y 
wlad hon ; nid yw cyfraith y wlad yu cauiatàu byny yma, nac 
amgylchiadau tymroorol ychwaith. Mae y rbenti yn uchel, a 
phob taloedd ereill, nes yw dynion yn gorfod bod ar redeg 
braidd ddydd a nos â’u llaw' yn eu llogell i dalu am ryubeth yn 
barbaus ; ac os methant a thalu, cant eu harwain tua’r cwrt 
bacb, neu i’rcarchar, ac ni chant ddyfod oddiyno hyd oni thalant 
y flyrling eithaf. 

Gan naJ ydwyf wedi gweled na darllen gwaith neb o’m brodyr, 
yn gosod allan pa fodd y gelìir cyunal aroryw wragedd yn 



306 


UDGORN 3BICN 


hawddach ac *n fwy cysurus yn nhiriogaeth lîtah, nag y geHir 
cynnal uti wruig yn y wlad hon, anturiaf i ddengos hyny nior 
t?glur ag y gallaf. Ef enghraifft, meddyliwch fod brawd yn Utah 
yn cadw fferm, a hono yn gant o erwau ; a bod y brawd yn hau 
gwenith rnewn deugain crw. Bydd un bwshel yn ddigon o had i 
bob erw ; codir yn bawdd yno raewn amryw fanau ddeugain 
bwshel yr erw, hebẃchlesu dim ; weithiau codir llawer mwy na 
hyny. Ond gadawn y cyfartulwch yn ddeugain bwshel yr erw. 
Bydd yr oll a godir o wenith ar y deugain erw yn fil a chwech 
cant o fwsheli. Bydd y dilegfed o hyny yn cael ei gyrameryd i 
ystordŷ yr Arglwydd,yr hyn fydd uu caut a thrugain o fwsheli. 
Bydd yn weddill wed’yn ganddo nn fil, pedwar cant, a deugain o 
Fwsheli. Wel, ynte, pa faint a all y brawd uchod gynnal o deu- 
luoedd â digonedd o fara? Gall gynnal saith nr hugain o deulu- 
oedd, gwraig a phedwar o blant yn rahob teulu, a rhoddi bwshel 
yr wythos i bob teulu. Bydd ganddo wed’yu yn weddill un-ar- 
byratheg ar hugain o fwsheli at roddi i’r tylodion, os byddant i’w 
oael yn y wlad. Bydd y trugain erw arall gan y brawd at gadw 
gwartheg, eeffylau, a defaid, &c., heblaw cytìeusdcrau ereill sydd 
yno i aniíeiliaid gael porfa heb fod yn uniongyrchol ar y fferra. 
Bydd ganddo ddigon o gaws ac yroenyn, gwlau at wneuthur 
dilladau, ceffylau i dynu ei gerbydan, fel y gallo fyned yn gysurus 
tua’r cwrdd ar y Sul a dyddiau ercill. Bydd eisieu arno gadw 
tua deg erw o'r trugain uchod at godi gwahauol bethau, sef 
ychydig o }’d Indiaidd i’r raoch, barlys at ddiod wau, cloron, beets , 
eríin, pys, ffa, cucunibers, pumìcins, s(fuashcs } araryw fatliau o felons , 
a lluoedd o bethau ereill rhy faith i’w henwi yn bresennol. 
Gwelir yn eglur oddiwrth yr uchod, fod yn liawdd i ddyn gynnal 
amryw deuluoedd yn Nhiriogaeth Utah yn gysurus. 

Meddyliwch wed’yn am ddyn yn y wlad hon yn cadw fferm, a 
hono yn gant o erwau, a’i fod yn ei chael gan feistr y tir ara 1.0 
swllt yr erw yn y tìwyddyn ; fe fyddai hyny yn £70 yu y tìwydd- 
yn, tua £20 o dreth y tylodion, tua £15 o ddegwm, tua £5 o 
dreth tir, tua £10 am galch yn y tìwyddyn, tua £30 o gyf- 
logau i wasanaeth-ddynioo, heblaw amryw fân daloedd ereill ag 
sydd yn v wlad hon, sef toll ffyrdù, &c. Mae y cyfan dros £150, 
a rhaid i'r dyn uchod eu casglu ar ei fferm. Pa faint fydd 
cyfartalwch y gwenith a all y fferrawr godi yraa? Meddyliwcli 
ei fod yn hau ugain erw ; nis gall bau rhagor, ac yn brin iawn 


ODGORN SEfON. 


307 


hyny, o herwydd na fvdd ganddo achles i rnddi i ychwaneg. Pa 
faint o fwsheli a gai/T ar bob erw ? Bydd y cyfartalwch tua 
deg bwshel ; bydd yr oll yn dd.»u cant o fwsbeli. Bydd ganddo 
tua chant i werthu, a chaiff aoi dnno efallai Os. y bwshel, os na 
fydd egiu arno, a’r cant arall at fwyta a had erbyn y tlwyddyn 
ddyfodol. Yr oll a gaiff am y gwenilh fydd i'30 ; gall werthu 
gwerth £15 o farlys, a gwerth y £15 arall o geirch, gwertli tua 
£*20 o ychen, gwerth tua £30 o ymenyn a chaws Y mâc bethau 
ereill a fydd ganddo i werthu, aef ychydig o ddefaid a moch ; 
bydd yn angheurbeidiol cael yr arian a geir am y rliai hyny i 
gaei dillad iddo ei hun a'i wraig, ac efallai chwech neti saith o 
blaut Yroll ag sydd ganddo i werthu ydynt, wedi eu cyfrif at eu 
gilydd, yn £120. Yn awr, ynte, gwelwch fod y dyn uchod £39 
ar oi golìed raewn un flwyddyn ; ac os na ddaw yr amser vn 
well, bydd y dyn yna yn mlien ycbydig flynyddau heb ddim, ac 
yn ngbarchar y gwelir ef, a’i wraig a’i bluut ar y plwyf. Gwel- 
wch, ynte, ei bod yn galed iawn ar ddyn i gynnal uu wraig yn y 
wlad hon. 

Pa hyd y bydd y Cymry, druain, mor ffol ag aros mewn gwlad 

0 galedi a thrais, pan y ruaent yn cael cynnyg ar wlad dda sydd 
yn llawn o ffrwythau a danteilhion ar fynyddoedd Israel ? Pa 
hyd y troant y glust fyddar at weision Duw, pa rai sydd yn eu 
cymhell i ufyddhau i’r efengyl, fel y caffont eu gwaredu rhag y 
pliiau sydd i ddyfod ar genedloedd y ddaear. 

Hawdd iawn y gall pob dyn diduedd weled y gwahaniaeth sydd 

1 fyw yn y wlad hon, a byw yn nyffrynoedd y mynyddoedd, lle y 
roae cyfiawnder yn cartrefu. 

Terfyuaf yn awr, gan gynnyg yr uchod Pch svJw ; ac os gwel- 
wch fy ysgrif yn deiîwng o yroddangos yn yr Udgorn, y mue at 
eiçh gwasauaetb. Hyn oddiwrth 

Eich anwyl frawd yn y cyfanimod newydd a thragywyddol, 

Thomas Jeremy. 


CEN AOWIir NEFOL. 

Tow— M Let iis pray, gladly pray.” 

Daeth cenadydd i lawr <Vr efengyl dragwyddol; 
Parodd byn gynhwrf mawr yn y dyddiau presennol: 
Mawr amryson ain hon sydd yn rohlilh annuwiolioD^ 
A’r ffyddloniaid o’r bron a gychwynant i Seion. 



308 


ÜDGORN SEION. 


Fe agorodcî y wawr, pan lefarodd Moroni; 

Mae ein Uygaid yn awr yn adnabod goleuni : 

Gwelaf rai’n boflì’r nos, a’u bugeiliaid yn ddeillion ; 
Felly syrtliiant i’r ffos — oll, a thrwy eu hathrawon. 

Gweür doeth blant y dydd yn casâu traddodiadau, 

A’u cydwybod yn rhydd, ac yn lluwn yradrechiadau : 
Cyd weithiant vn awr, bron ar fin canu ffarwel 
011 i Babilon fawr; — yn y mau cawn yraadael. 
Abcrcenffiy . Llanc y Fro. 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Efelychu v goreu yw yr efelycbiad peuaf; a phenderfyn- 
iad i ragori, sydd benderfyniad rhagoroi. 

Nid yw yn ngallu dyn da i wrthod gwneyd arall yn ddedwydd, 
os bydd yn raeddu ffordd a chyfleusdra at hyny. 

Os bydd i ni anghofio Duw tra yn Babilon, efallai yr anghofia 
Duw ninnau pan awn í Seion. — T. H. 

Marc Anthony, pan wedi eí orchfygu, a'i ddarostwng i dlodi, 
a ddywedai ei fod wedi coili y cwbi, ond yr byn ag oedd wedi 
roddi yraailh. 

Y iiyn iiwnw sydd yn rawynhan nefoedd ar y ddaear, vw yr hwn 
T raaoei feddwl yn yrahyfrydu raewn haelfrydigrwydd, yn ymddi- 
bynu ar Raghiniaeth, ac yn troi ar begynau gwirionedd a doeth- 
ineb. 

Os bydd i cbwi feddwl ddwywaiih cyn llefaru unwaith, bydd i 
oh.tri lefaru yn ddau cystal o herwydd byny. 

Y dyn synwyrol sydd yn cadw ei lygaid yn ngored, n’i enau yn 
nghau; a bydd ynddo gymmaint o awydd i ddyçgu ei hunan, ag 
i roddi addysg i ereill. 


Taliadad o Ebrill 29 hyd Mai 5. — Dinas, 9s; Pontypridd, 
10s; Eglwysnewydd, lös; Aberdar, £1 2s 6c; Aberamman, 5s ; 
Hirwaen, 8s 8c ; Georgetowu, 9s ôc; Pendaren,ós; Troedyrhiw, 
lsfic; Llanfabon,2s lOc. — Cyfanswm, £4 3s 1 lc. 

Mac “Corff Crist’’ allan o brint. 

Cyfrifir Cangeu Llansawel o hyn allan yn Nghynnadledd 
Caerfyrddin. 

$ 3 ^* Anfoner pob llytliyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i JohìuDaüis , Print-ei', Johns Street , Georyetown , Merthyr. 


1. 0AVIS, ARG Râ P F YDD, M ERT H V R-T V DF I L. 



UDGORN SEION, 

NBU 

ŵfmt \> ^atití. 


Khif. 20.] MAI 14, 1853. [Cvf. V. 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parhad o dud. 305.] 

Mcwn cenedl mor lio«og ag Israel byddai yn natariol lawer o 
filoedd o enghreifftiau trwy eu boll genedlaethau o fod gwyr yn 
marw yn ddiblant; a byddai hofyd lawer o filoedd o enghreifftiau 
pan y gofynid gan y gyfraith i’r brawd byw, neu y perthynas 
agopaf, er yn briod eisoes, i briodi y weddw. Hhaid cofio fod y 
drefn hon ar bethau yn ei llawn rym, a bod holl Israel yn cael 
eu gofyn i’w chadw, yn yr amser yr aeth ein Hiachawdwr a’i 
apostolion i bregethu yn myag y genedl hono. Gofyniad — A 
oedd rhywbeth }-n gyssylltiedig â’r Efeogyl a dysgeidiaetb Crist 
a’i apostolion, wedi ei fwriadu er diddyrou y gyfraith o barthed i 
weddw y marw ? Pan aeth ein Hiachawdwr a’i weision trwy holl 
ddinasoedd Israel, gan bregethu, bedyddio, a derbyn i’r Eglwys 
bawb a dderbynient eu tystiolaeth, a ydyw yn debyg iddynt 
gonderonio y rhai hyny ag oedd wedi priodi aroryw wragedd 
mewn ufydd-dod i’r gyfraith ? Pa beth yn naturiol a ddywedent 
wrth ddyn a fuasai wedi priodi hanner dwsin oweddwon ei frodyr, 
y rhai a fuont feirw yn ddiblant ? A wnaent hwy ei gonderonio 
ara gadw y gyfraith ? A wrthodent hwy iddo ddyfod i mewn 
i’r Eglwys Gristionogol, o herwydd iddo fod yn ffyddlawn i’r 
gyfraith ? A ofynent hwy ganddo i roddi yroaith weddwon j 
meirw, y rhai y gorfododd y gyfralth ef i’w priodi ? Pe na 
buasai ef wedi cadw y gyfraith, ai ni chondemnid ef gan v gyf- 
20 



310 


'JDGORN 8EION. 


raith ? Gwrandewch pa beth yw cosp anufydd-dod, “ Melldigedígf 
vw yr hwn ni pharhao yn ngeiriau y gyfraith hon, gan eu 
gwneutliur hwynt. A dyweded yr holl bobl, Amen” (Deut. xxvji, 
26). Yr oedd dyn, ynte, yn rhwym o dan felldith drora i briodi 
holl weddwon ei frodyr trengedig, y rhai a fyddent feirw yn ddi- 
blant? A raid iddo ef, gan hyny, fod yn anghymmeradwy arc 
wneuthur ei ddyledswydd ? A raid iddo ef gael ei gadw y tu 
ailan i’r Eglwya Gristionogol, oni rodda ymaith ei holl wragedd 
onduu? Mae y fath dybiaeth yn chwithig. O’r ochr arall, pe 
cawsai yr Iesu a’i weision afael mewn dyn yn holl Israel ag oedd 
wedi pallu ufyddhau y gyfraith hon — yr hwn ni phriodai wedd- 
won ei frodyr trengedig, hwy a’i ceryddent ef fel troseddwr; hwy 
a fynegent iddo ei fod dan felldith am esgeuiu90 ufyddhau y 
gyfraith ; hwy a’i rhybyddieDt ef i edifarhau ; ac y mae yn 
ammheus iawn pa un a dderbynient ef i’r Eglwys Gristionogol, 
oni amlygai ef yn gyntaf ei edifeirwch trwy gadw y gyfraitb, a 
phriodi y gweddwon fel y gofynid ganddo. 

A thrachefn, gofynwn, ai nid oedd yr un mor angheDrheidiol i 
Israel, o dan yr oruchwyliaeth Gristionogol, i gadw y gyfrairh 
hon, a bytholi enw y marw, ag o dan y goruchwyliaethau patri- 
archaidd a Moesenaidd ? Paham yr oedd yn anghenrheidiol i 
enw y inarw gael ei gadw mor gyssegredig, hyd nes i Grist 
ddyfod, ac yna gael ei Iwyr esgeuloso a’i anghofio ? Dichon r 
dywed rhai, pan ddaeth Crist, i’r “hen bethau fyned heibio, ac i 
bob peth ddyfod yn newydd.” Eitbr pwy nas gŵyr nad cyfeirio 
oedd hyn yn unig at gyfraith y gorchymynion a’r ordinhadau 
cnawdol ag y daeth Crist i’w chyflawni ? Pwy Das gŵyr fod 
llawer o orchymynion a deddfau ag oedd yn gyssyll tiedig â chyf- 
raith yr ordinhadau ag a barhawyd o dan yr efengyl ? Ni 
ddiddymwyd y deg gorchymyn yn Nghrist. Yr oedd gweddio, yr 
hyn a arferwyd dan y gyfraith, yn anghenrheidiol hefyd o dan 
yr eíengyl. Ni chafodd y gyfraith yn erhyn godineb ei diddymu 
gan yr eiengyl. Ni ddiddymodd yr efangyl y gyfraith yn erbyn 
lladrata, yn erbyn liadd, yn erbyn cymmeryd enw yr Arglwydd 
yn ofer, yn erbyn gau dystion, yn erbyn raeddwdod, neu yn 
erbyn unrhyw ffieidd-dra arall. Ni ddiddymodd Crist y gyfraith 
i ddyn wneyd daioni i’w gyramydog, y gyfraith o uniondeb ac 
onestrwydd ag a ddylai nodweddu eu hymddygiad tuag at eu 
gilydd, Ni fwriadodd Crist erioed, trwy ddwyn i mewa yr 



UDGORN 8E10N. 


311 


Ëfeagyl, i ddiddyinu y gyfrailh a arferid yn mhlith Israel i 
gynnorthwyo y tlawd, yr anghenog, yr amddifad, a’r weddw. 
Gan hyny, yr oedd canuoedd o orchymyniou a deddfau dan y 
goruchwyliaethau palriarchaidd a Moescnaidd ag na ddaeth Crist 
i’w diddyrou. Yr byn ag oedd yn foesol, daionus, a cbyfiawn 
cyn i Grist ddyfod, oedd yn gyromaint felly ar ol iddo ddyfod, 
oddieithr i ni gael rhyw dystioiaeth i’r gwrlbwyneb. Os oedd yn 
weithiüd ddaionus, moesol, a chyfiawn, cyn Crist, i gofio y meirw 
na adawent hiliogaeth, yr oedd yr tin gymmaint felly ar ol Crist, 
oddieithr i ni gael rhywbeth yu athrawiaeth Crist yn diddymu 
cyfraith priodas ar ran y meirw. Pa btìth sydd yn yr efengyl 
yn gwrtlidaraw y drychfeddwl o weddwon amryw frodyr trengedig, 
yn priodi yr unig frawd byw, a*r cyntaf-anedig o bob un yn cael 
ei alw ar enw y marw, fel y byddai ei euw a’i linach gael eu 
parchu trwy geuedlaethau dyfodol? Paham yr ystyrid ef yn 
beth mor bwysig i barhau enwau a llinach y miliynau o Israel 
am filoedd o tìynyddoedd, ac yna diddymu oll ar uuwaith y 
gyfraith a sefydlwyd i’r dyben hwn ? 

Yr oedd miloedd o Israeliaid, y rhai, 09 buont fyw i fyny i’w 
cyfraith, ag oedd raid fod ganddynt amryw wragedd p n ddyg- 
wyd yr Efeugyl gyntaf i’w plilh. A chan fod yr Apostolion wedi 
cael gorchymyn i bregethu yr efengyl i bob cr<*adur, rhaid oedd 
eu bod wedi ei phregethu i'r railoedd hyn o Aml wreigwyr. Pa 
fodd y gallent hny ddyfod yn aelodau o Eglwys Crist? Os nad 
oedd amledd gwragedd yn cael ei oddef yn yr Eglwys Gristion- 
ogol, mae yn eglur y byddai gan yr Aml-wreigwyr Iuddewig hyn 
i dori eu teuluoedd ì fyny, a phob un i roddi llythyr ysgar i'w 
holl wragedd ond un : eithr raae yr Efengyl yn gwahardd rhoddi 
llythyr ysgar, ond yn unig o achos godineb. Fe ddywed yr 
Efengyl, Yr hyn a gyssylltodd Duw, na wahaned dyn.” Dyn, 
ynte, ag oedd wedi priodi amryw weddwon o eiddo ei frodyr 
trengedig yn ol y gyfraith (gan fod dan felldilh drora os gwrth- 
odai), ni fyddai hawl ganddo i’w gwahanu, nac i roddi llylhyr 
ysgar iddynt. Pa beth raid iddo wneuthur? Yn ol golyg- 
iadau y byd cristiouogol diweddar, nis gallai efe fyned i’r Eglwys 
Gristionogol gydag amledd gwragedd, ac yn ol yr efengyl ni 
fyddai ganddo hawl i’w hysgaru. Gan hyny, efe a fyddai heb 
obaith; dìm un ffordd bosibl iddo gael ei achub. Pwy sydd mor 
amddifad o synwyr cyffredin ag i gredu, am un fynyd, y fath 



312 


IIDGOHN SEION. 


wrthuni? Yr oedd tniloedd o’r Israeliaid, ynte, rn cael eu gor- 
fodi, trwy oftt y felldith am anufydd-dod, i briodi amledd o 
wragedd, ac yr oedd V miloedd Aml wreigwyr yn cael ea gorfodi 
gan yr efengyl i beidio ysgaru eu gwragedd ond yn unig am t 
pechod o odineb. O ganlyniad, yr oedd yn rhaid naill ai fod yr 
Eglwys Gristionogol yn goddef Aml-wreigiaeth, neu ynte eu bod 
dan yr anghenrheidrwydd o wahanu yn anghyfreilblawn yr hyn 
a gyssylltodd Duw, neu ynte eu bod yn ystyried pawb felly, o 
herwydd eu ffyddiondeb i'r gyfraith ar ran y meirw, wedi gosod 
eu hunain uwchlaw cyrhaedd trugaredd Efengyl. Dyma 
dri dewisiad ; pa un a ddewisa y Cristion ? Dewîs un o'r 
ddau olaf a fyddai, nid yn unig yn anysgrythyrol, eilhr yn bech- 
adurus i'r graddau uchelaf. Y dewisiad cyntaf yn unig a erys, 
hyny yw, caniatâu y gyfundraeth o amledd fel gosodiad dwyfol ; 
derbyn yr Aml-wreigwyr Iuddewig i’r Eglwys Gristionogol, 
gyda’u holl wragedd, trwy eu ffydda’tt hufydd dod i’r efengyl. 

Fod y gosodiad dwyfol hwn yncael ei arfer o dan yr orucbwyl- 
iaeth Gristionogoi, sydd yn amlwg yn mhellach etto, nid yn unig 
oddiwrth y rhesyman blaenorol, eitbr oddiwrth y cyfarwyddiadau 
a roddodd Paul i Timotbeus a Titus, ynghylch Esgobion a Dia- 
coniaid. Efe a ddywed, “ Hhaid gan hyny i esgob fod yn ddiar- 
gyhoedd, yn wr un wraig, yn wyliadwrus, yn sobr, vn weddaidd, 
yn llettygar, yn athrawaidd’’ (Tim. iii, 2). “ Bydded y diacon- 
iaid yn wyr un wraig, yn llywodraethn eu plaut a’u tai eu hunain 
yn dda’’ (adn. i2). “Os yw neb yn ddiargyhoedd, yn wr un 
wraig, a chanddo blant ffyddlawn, heb gael y gair o fod yn afrad- 
lawn, neu yn anufydd: canys rhaid i esgob fod yn ddiargyhoedd, 
fel goruchwyiiwr Duw’’ (Titus i, 6, 7). Mae dau feddwl gwahanol 
yn fynych yn cael eu cyssylltu â’r ymadroddion hyn : — Y cyntaf 
y«v, meddy’ir y bwrladai Paul wahardd yr holl wyr eengl neu 
ddibriod rhag cael y ewyddì o esgob a diacon wedì eu hymddiried 
iddynt; y gofynai efe iddynt fod yn briod, o lelaf, ag un wraig. 
fel rhag-barotoad i ordelnîad. Gan y rhai sydd yn cymmeryd 
yr olwg yma ar y pwtic, credir fod yn rhaid i ddyn, fel y dywed 
Paul, gael ei “ hroft yn gyntaf.’’ trwy briodi o leiaf “ un wraig,” 
gan “ lywodraethu ei blant a'i dŷ- ei hunan yn dda” (“ obegid 
oni fedr un lywodraelhu ei dỳ ei hun,” medd Paul, “ pa fodd y 
cymmer efe ofal dros eglwys Dduw?’’) Os yw yr olwg yma ar y 
pwnc yn gywir, yna nid oedd Paul yn bwriadu cyfyngu yr esgob 


U1)U0RN SEION. 


313 


ìieu y diacmi i un wraigj eithr bwriadu yn unig i ddaugos fod yn 
rhaid iddo, fel cymhwysder, i fod yn briod, neu fod yn wr un 
wr&ig, cyn y gallai gael ei ordeinio i un o'r swyddi hyny. Yn 
ail, meddylir gan lawer uad oedd y swyddi hyn yu cael eu rhoddi 
i’r rhai hyny a feddent fwy nag un wraig. Os yw yr olwg yma 
ar y pwnc yu gywir (ac yraddengys yn eglur raai dyna feddwl y 
geiriau), yna y raae yti dra sicr fud llawer yn yr Eglwys ag a 
feddeut fwy nag un; canys, os oedd yr aelodau dirgel a’r holl 
Eglwys wedi eu cyfyngu i un, buusji dysgeidiaeth l*aul i’r esgoh- 
ion a’r diaconiuid i fod yn wyr un wraig yn aíreidiol gyfan- 
gwbl, Os naJ oedd y fatli arfcriad yn ffynu yu yr Eglwyg 
Gristiouogol, yn lle cyfyngu y swyddogion hyn i un wraig, efe a 
orcbyraynai iddynt i beidio derbyn neb i’r Eglwys ag a feddai 
fwy uag un. Mae hyd y nod yr yraudrodd, “ Rhaid i esgob fod 
yn wr uu wraig,”yn ddangosiad eglur fod llawer yn yr Eglwys ag 
oedd yu wyr i fwy nag uu ; ac ar gyfrif hyn yr oedd yn anghen- 
rbeidiol i Tiraotheus a Titus dderbyn cyfarwyddiadau o bartbed 
eu dewis er eu hordeinio. Gall uurhyw ddyn weled, os nad oedd 
y fath arferiad yn cael ei gauiutâu yn yr Eglwy», na cbrybwyllai 
Paul byth um y cyrahwysder neillduol hwn er gwueuthur dewis- 
iad o blitli aelodau yr Eglwys. Os nad oedd neb aelodau yu 
raeddu ainledd, ni fuasai perygl i Tiraotheus ddewis ainl-wreigiwr 
yn esgob ; o ganlyniad, buasai y ddysgeidiaetli yn hollol ddiles. 
Meddyliwch ped ysgrifenai gweinidog yu Lloegr at ei frawd 
gweinidogaetliol yn Llundain ynghyleh oideiniadau, a’i ddysgu i 
ddewis y fath bersonau o’i gyonulleidfa i’r swydd o ddiacon, ag 
nad oeddynt yn gadwyr caethweision, neu fod yu rhaid i’r dia. 
coniaid fod yn berchenogion un caethwas yn unig. Ai ni fyddai 
yjath ddysgeidiaetli yn Lloegr yu hollnl heb ei heisieu ? Ac ai 
ni fyddai y persou a ysgrifenai y fath byfforddiad yn cael ei 
ystyried yn wallgof? Lle nad oes caethweision yn bod, ni 
chawsai y fath hyfforddiad byth ei roddi. Feily hefyd, os uad 
oedd aml wreigiaeth yn bod yn yr Eglwys Gristionogol, ni fuasai 
Paul byth mor ffol â rhybyddio Timotheus o barihed i’r dewisiad- 
au a wnaeth o blith aelodau yr eglwys hono. Mae hyn, o 
ganlyniad, yu dystiolaeth gadarnhaol arall foi yr athrawiaeth o 
aml.wreigiaeth yn cael ei chaniatâu o dan yr oruchwyliaeth 
Gristionogol. 

Eithr os oedd yr aelodau dirgel yn yr Eglwys Gristionogol yn 



314 


UDGORN SEION. 


cael caniatâd i gael mwy nag un wraig, paham nad hefjd yr es- 
gohion a'r diaconiaid ? Nid yw Paul wedi rhoddi i ni y rheswm. 
Mae yn eithaf tebyg mai y prif reswra oedd, fod y dyledswyddau 
pwysig aorphwysai ar y swyddogion hyn yn gofyn iddynt fod mor 
rhydd oddiwrth ofalon ereill ag oedd yn bosibl : neu fel y dywed 
Paul, mewn man arall,‘ : Eithr mi a fynwn i chwi fod yn ddiofal. 
Yr hwn sydd heb briodi, sydd yn gofalu ara bethau yr Arglwydd, 
pa wedd y boddlona yr Arglwydd : ond y neb a wreicäodd, sydd 
yn gofalu am bethau y byd, pa wedd y boddlona ei wraig”(l Cor. 
rii, 3*2, 33). Gwyddai Paul mai dyma duedd cyfTrediuol dynol- 
ryw, a gwyddai nad oedd oud ychydig iawn o ddynion i’w cael y 
rhai a aberthent dai a thiroedd, gwragedd a phlant, a phob peth 
arall o natur ddaearol, er mwyn yr Efengyl ; am hyny, diammau 
iddo ef ysgrifenu ei gy farwyddiadau at Timotheus er dewis yn 
mhlith yr Eglwy9 aelodau nad oedd ganddynt ond un wraig, gan 
y byddent yn llawer mwy rhydd oddiwrth ofal nâ'r rhai hyny a 
feddent amryw wragedd a phlant yn ymddibynu arnynt am eu 
cynnaliaeth. Ni ddarfu i Paul na neb o’r apostolion ereill 
erioed ddarlunio fod aml-wreigiaeth yn hechod neu yn ddrwg yn 
ngolwg Duw. Nid ydym yn cael fod yr egwyddor yn cael ei 
chondemnio yn yr Hen na’r Newydd Destamentau. Pan oedd 
Paul yn cymmeradwyo Timotheus i ddewis o blith y Saint 
y rhai na feddent ond un wraig, nid yw yn rboddi yr aw- 
grymiad lleiaf fod y swyddogion hyny yn cael eu cyfyngu felly, 
oblegid y byddai mwy nag un wraîg yn bechadurus, Nid oedd 
ond mater o anghenrheidrwydd yn unig, fel y gallent fod yn 
rhyddion oddiwrth ofalon teulu lliosog. Yr oedd llawer o ymar- 
feriadau ag oedd aragylcbiadau yn gofyn i weision Duw eu 
rhoddi heibio, nid oblegid eu bod yn hechadurua ynddynt eu 
hunain, eithr yn unig er cydymífurfio ag arferion amgylchynol. 
ErenghraifTt,nid oedd yn bechadurus i fwyta bwyd wedi ei aherthu 
i eilunod; ac etto, rhag ofn i ryw frawd gwan gael ei wneyd yn 
hvf i ddilyn yr esiampl a bwyta gyda chydwybod i’r eilun, ac 
felly ddigio Duw, yr oedd yn dyfod yn fater o ddoethineb i roi 
yr yraarferiad heibio ; am hyny, dyweda Panl, “ Os yw bwyd yn 
rhwystro fy mrawd, ni fwytaf fi gig fytli, rhag i rai rwystro fy 
mrawd’* ( I Cor. viii, 13). Yr oedd Paul yn rhoddi hyfiforddiadau 
mewn llawer o betbau, yn gyfatebol i amgylchiadau : yr ydym 
yn ei gael, gan hyny, yn un o’i epistolau yn dywedyd,“ wrth v 



ÜDGORN SEION. 


315 


ẃai heb briodi, a’r gwraííedd gweddwon, Oa yw iddynt os arosant 
fel fìnnaa. l, A tbrachefn, “ A wyt ti yn rhydd oddiwrth wraig ? 
na chais wraig '* (I Cor. vii, 8, 27.) Ac mewn epistol arall j 
mae yn ysgrifenu fel hyn : — “ Yr wyf yn ewyllysio gan hyny i’r 
rhai ieuainc briodi, planta, gwarchod y tỳ, heb roi achlysur i’r 
gwrthwynebwr i ddifenwi” (Tim. v, 14). Yr oedd yr achos o’r 
hyfforddiadau gwrthwynebol hyn raewn ymddangosiad, yn cyfodi 
oddiwrlh amgylchiadttu cylchynol. Yr oedd y Corinthiaid wedi 
syrlhio i lawer o ddrygau. Yr oedd ymraniadau, ararafaelion, 
puteindra, ymgyfreithio â brawd, ac amrywiol ddrygau ereill, yn 
bodoli yn eu plith. O dan y dylanwud&u hyn, yr oedd Paul yn 
ofni i’r rhai ffyddlawn yn yr eglwys briodi, rhag iddynt gael 
cymdeithion drygionus ag a’u harweinient ymaith i ddystryw. 
Am hyny, efe a roddodd yr hyfforddiadau a ddyfynwyd uchod. 
Eithr mewn eglwysi ereill, lle nad oedd y fath ddrygau yn 
bodoli, ei ewyllys ef oedd iddynt ymbriodi. Yr oedd ei ddysg- 
eidiaeth yn amrywio tuag at wahanol Eglwygi yu ol fel yr oedd 
eu sefyllfaoedd yn gofyn. Yr oedd aingylchiadau yn gofyn i 
Timotheus ddewis o blilh y Saint y rhai nad oedd ganddynt ond 
uu wraig, er cyâawni dyledswyddau pwysig Esgob a Diacon. 
Pe buasai y Saint yn ll«i eybyddlyd, ac yu foddlawn i aberthu 
pob peth fel ag y gwnaeth yr Apostolion ar y cyntaf, ni fuasai 
un anghenrheidrwydd am y ddysgeidiaeth hon. Oallasai Esgob- 
ion a Diaconiaid gael eu cyromeryd o blith y Saint hyny a 
feddent ancryw wr&gedd, a hwy a adawsent bob peth yn rhwydd 
er mwyn yr Efengyì; eithr o ddiffyg dynion calonog felly, yr 
oedd gan Paul i gyfaddasu ei gyfarwyddiadau yn gyferbyniol. 
Yn mhlith yr amrywiol gymhwysderau ag a ofynid gan Timo- 
theus i’w cadw roewn golwg wrth ddewis dynion yn Esgobion, fe 
ddywed Paul, “ Ac y raae yn rhaid iddo ef hefyd gael tystiolaeth 
dda gan y rhai oddi allan, rhag iddo syrlhio i waradwydd'’ 
(l Tim. iii, 7). A oedd Paul yn rhoddi y cyfarwyddiadau hyn, 
oblegid ei fod yn ei ystyried yn bechod i gael gwaradwydd oddi 
wrth y rhai oedd oddi allan ? Diau mai nid dyna oedd golyg- 
iadau Paul ; canys yr oedd efe ei hun yn cael ei ddifenwi a’i 
w’aradwyddo pa le bynag yr elai. Dywed yr Iesu, “Gwyn eich 
byd pan y’ch casâo dynion, a phan y’ch didolant oddi wrtbynt, 
&c y’ch gwaradwyddant, ac y bwriant eich enw allan megys 
iirwg, er mwyn Mab y dyn. Bjddwch lawen y dydd hwnw, a 



516 


ÜDGOHN SEIO». 


ilemwch ; canys wele, eich pwobr sydd fawr yn y nof : oblegid 
yr un ffunud y gwnaeth eu tadau hwyut i’r prop^lwydi. ,, Gwae 
chwi pau ddywedo pob dyn yn dda aiu danoch j canys felly y 
gwnaeth eu tadau hwynt i'r gau-brophwydi” (Luc vi, 22, 23, 26). 
“ Ös galwasant berchen y t>* yn Beelzebub, pa faint niwy er 
dylwyth ef ?” (Math. x, 25). Dywed Pedr, “ 09 difenwir cbwi er 
rawyn enw Crist, gwyn eich byd” (1 Pedr iv, 14). Ond pahara y 
dysgwyd Tiraothens i ddewis i’r swydd o esgob y cyfryw ag oedd 
iddynt “ dystiolaeth dda gan y rhai oddi allan, rbag iddo syrthio 
i waradwydd ?*’ Ai o herwydd fod pawb ereill yn yr eglwys yn 
bechaduriaid P Ai 0 herwydd nad oedd neb a waradwyddid ac 
a ddifenwid er mwyn Crist, yn addas i'r swydd o Esgob ? Ai o 
herwydd fod Duw yn condemnio pawb ag oedd y byd yn eu 
condemnio ? Nage : nid 0 herwydd un o’r achosion hyn y 
rhoddai Paul yr addysg yma, eitbT yn unig fel mater o anghen- 
rheidrwydd : yr oedd ereill, yn ddiaramau, ag oeddynt yn 
gyfiawnach yn ngolwg Duw, ao yn addasacb i’r swydd o Esgob ,y 
rhai oedd y byd yn eu easâu a’u gwaradwyddo, ac yn dweyd pob 
matb o ddrwg am danynt. Etto, Paul, o herwydd rhyw reswm, 
a’i hystyriai yu well i ddewis y cyfryw ag a ddywedai y byd yn 
dda am danynt, Gallai mai ei ddyben oedd llonyddu yr ysbryd 
erlidgar ag oedd y pryd hyny yn cynddeiriogi y rhai oddi allen. 
Yr oedd ei gyfarwyddiadau wedi eu cyfaddasu at amgylcbiadau 
cylchynol 0 barthed i hyn, megys ag o barthed eu bod yn wyr un 
wraig. Nid oedd yn fwy pechadurus i fod yn wr amryw wrag- 
fldd, nag oedd i gael gwaradwydd a gair drwg oddiwrth y rhai 
oddi allan. Yn y cyntaf, ei ddyben oedd cael yr Esgobion y» 
rhydd oddiwrth ofalon lliosog teulu mawr, ac yn yr ail i lonyddu 
gelyniaeth y gelyn, trwy ddewis y rhai hyny ag oedd â gair da 
iddynt yn eu mysg hwynt. 

Rhyngai foild i iii weled rhai o dduwinyddion doeth ein hoes- 
yn dwyn hyd y nod un ymadrodd allan o’r Hen Destament neu 
y Newydd, er profi fod amledd gwragedd yn ddrwg. Bydded 
iddynt ddwyn rhyw ymadrodd, os gallaut, er dangos fod y fath 
arferiad yn beehadurus, naill ai dan yr oruchwyliaeth batriarch- 
aidd, Moesenaidd, neu Gristionogol. Bydded iddynt ddaugos 
nad oedd yr arferiad yn cael ei barhau dan yr oruchwyliaeth 
Gristionogol. Pa le a pha bryd y gwnaeth ein Hiacbawdwr» 
erioed ei gondemnio ? Pa le a pha bryd y darfu i rai o’i Apostol- 



LDGOfiN SfclON. 


317 


ion ef ei gondemnio ? Dyna, ynte, i chwi weiuidogion y byd 
Cristionogol, rai gofyniadau dwys er i cbwi eu penderfynu. A 
fynech chwi argyhoeddi “ Mormoniaid” Tiriogaelh Utah, o’rym- 
arferiad hwn ? — dangoswch iddynt ei fod yn bechadurus neu yn 
auysgry thyrol. Nid cynt y swniwydL ef ar led trwy golofnau y 
Seer fod y Saint yn Utah yn credu ac yn ymarfer ag amledd 
gwragedd, nag y darfu i’r fyddin gyfan o olygyddiou a gweinid- 
ogiou trwy y hyd Cristionogol yinfyddino; rhuad eu magnelau 
a glywir yn adseinio o geuedl i genedl, tnegys pe diddyuieni 
ddiuasyddion tlawd Utah ag un laddfa ddychrynllyd. Meildith- 
ion, bygythion, a gwawd, a arllwysir allan fel Orydlif ar eu 
penau- Mae yr holl eir-lechres Seisuig wedi ei gwughau er cael 
llysenwau a sarhad yn ddigon arwyddocäol o’u barswyd santaidd 
hwy. Eithr yn y rhyfel saotaidd hwn, pa le y mae’r golygyJd neu 
y gweinidog a all ysgwyd cleddyf y gwirionedd yn erbyn yr hyn 
y mae yn gondemnio? Pa le y mae Goliath duwinyddol y byd 
Cristiouogol presennol,a all sefyll o flaen cerygtafl v gwirionedd, 
fel ag y saethir hwynt trwy allu Duw Israel i ga.nol gwersyll 
y gelyn ? Bygythion nid ydynt resymau — ni wna melldithion a 
sarhad argyhoeddi y dealltwriaelh na goleuo dynolryw. Golyg- 
yddion a gweinidogion a gant rai dyuiou doelh etto ar y dduear, 
y rhai nid oes arnynt ofn y Beibl, na gwirioneddau Beiblaidd ; 
wrth y gyfraith gyssegredig hono y tfurûaut eu barn, ac uid ar 
draddodiadau poblogaidd na bygythion penboethiaid. Mae doeth- 
ion Babilon yn syuu — golyddion yn rhyfeddu — gweinidogion yn 
brawychu — crefydd-dwyll yn crynu hyd at e> chauol, a’r Diafol 
a’i angylion yn gynddeiriog wrth feddwl mai ar ol eu boll ym- 
drechiadau unol i roi attalfa ar ledaeniad y “ tu'ijll ofnauiwy' 1 fel 
ei gelwir, ei fod etto yn ffynu gyda llwyddiant digyffelyb yn 
mhlith pob cenedl lle y mae wedi ei gyboeddi. Pa fodd y mae r 
a ofyna y gwladwriaethwr doeth, fod y fath dwyll digywilydd yn 
argyhoeddi ei ddegau o iìloeid yn flynyddol yn mhlith conedl- 
oedd rawyaf gwareiddiedig y ddaear ? Pa beth yw y dirgelwch 
o’i lwyddiant? Ni a hysbyswn i chwi, Mr. Gwladwriaethwr. V 
mae llawer o ddegau o hloedd o ddynion gonest ac uniawn, y 
rhai, er gwaethaf crefydd dwyll, a chwiliant drostynt eu hunaiu, 
ac wrth wneuthur felly, cant allan nad yw “ Mormoniaetb,’* \v 
hon a elwir gan olygyddion a phreget'nwyr yn “ dwyll digywil- 
ydd,” erioed etto wedi cael ei phrofl yn gyfry w — maent yn ca«ì. 



318 


ODGORN SEION. 


allan fod gwaeddi twyll yn un peth, a bod profi tiryll yu belh 
areill — vmre8ymant ynddyut eu hunain, os yw “ Mormoniaeth” 
yn fath “ dwyll gwael/* paham na fuasai rhyw gawr o dduwinydd 
yn ailung, ar ol dros ugain o flynyddoedd, ei phrofi felly ? Cant 
allan fod y byd wedi ei ddiluwio â llyfrau, pamphletau, cyhoedd- 
iadau, goîygyddion, gweinidogion, terfysg-luoedd, a llofruddion, 
i gyd yn gwaeddi, “ Gocheiwch rhag Morraoniaeth.’’ “ Gochel- 
wch rhag y twyli enaid ddinystriol hwna !” “ Gocbelwch rhag r 
Mormoniaid drygionus, bwystfilaidd, a phenrhydd ! !'* “ Goch- 
«•Iwch rbag Aml- wreigiaeth y Mormoniaid ! ! !” “ Mae Mormon- 

iaid Utah yn Aml-wreigwyr ! ! !” “ O, mor enbyd !** “ O, mor 

ddychrynllyd !*’ “0, raor íîiairid !'* “ Pwy a allasai gredu !" 

“ Ai ui all y Cadfridog Pierce wneyd rhywheth er gosod attalfa 
ar y drwg enbyd hwn !’* “ Er rhwystro y drygau o ryfel car- 
trefoljdylid gwneyd i’r Mormoniaid ufyddbau y cyfreithiau !" 
Dyna V fath resymau, Mr. Gwladwriaethwr, y mae dynion doeth 
a byuaws yu glywed yn ehyn y twyll aelwirfelly. Maent dra- 
chefn yn adfyfyrio, os yw “ Mormoniaeth” yn ddiau yn fath 
dwyll dychrynllyd, ac os yw arnledd o wragedd mewn gwirionedd 
mor bechadurus ac anysgrythyrol, — paham na fuasai rhyw res- 
ymau teg — rhyw brofion ysgrythyrol yn cael eu dwyn allan i 
argyhoeddi y dealltwriaeth a goleuo y raeddwl, ac i ddangos 
uatur y twyll, a phaham, ac yn mha beth y mae yn dwyll? 
Paham, raeddant hwy, y mae’r holl gollfarnau byn yn cael eu 
pentyru ar Saint y Dyddiau Diweddaf, lieb un rheswm arbwyll- 
«gol, neu brawf ysgrythyrol er eu cadarnhau 

Os yw golygyddion a gweinidogion yn ewyllysio gosod attalfa 
ar dreigiad olwynion mawrion “ Mormoniaeth,” cynghorem hwynt 
i dreio cynllun arall. Yr ydych wedi cael allan fod rhoi enwat 
drwg a gwaeddi twyll wedi eu treio yn ofer. Mae y fath sotbach 
gwag yn myned yn hen ; nid yw yn cael ei dderbyn fel prawf 
gan y cyhoedd meddylgar. Nid ydynt hwy yn awchus yn ei 
lyncu ; raaent am rywbeth mwy sylweddol. Bydded i dduwin- 
yddion gefnogu eu gwaedd o dwyil, trwy ymresymiad da a safad- 
wy — trwy brofion allan o air üuw. Bydded i olygyddion ao 
awdwyr, am unwaith, ddangos eu hunain yn ddynion o synwyr ; 
bydded iddynt, am unwaith, apelio at y gyfraith a’r dystiolaeth, 
a dynoethi “ Mormoniaeth” yn ysgrythyrol; bydded iddynt, am 
ünwaitb, brofi i’r byd fod athrawiaeth Saint y Dyddiau Diweddaf 



t' DGORN 6EI0N. 


319 


rn gau; byddeil iddynt ddangos allan o air Duw fod anoledd o 
wragedd yn bechadurus ncu yn anyagrythyrol. Os mabwysiad- 
«nt, aui unwaitli, y cynllun hwn, hwy a gant allan y bvdd o 
fwy pwys yn ìneddyliau cyhoedd deaîlgar a meddylgar, ná*r holl 
wawd, saihad, a chollfamau poblogaidd a oll y diafol ci ddyfeisio. 
Treiwch ef, a mynwch weled. Os profwch fod “ Mormoniaeth'* 
yn dwyll; os dangoswch trwy air Duw nad yw araledd 
o wragedd yn cael ei gyromeradwyo dan oruchwyliaeth yr 
Efengyl, fel o dan goruchwyliacihHu blaenorol, chwi a olcuwch 
feddyliau pobl Utah yn fawr. Na thybiwch om ddisgynyddion ein 
pererinol dadau — meibion a merchcd deallgar Taleithiau Idoegr 
Newydd — dinasyddion y Werm- wladwriaeth fawr hot), gan fod 
wedi eu haddysgu dan ddylonwad iachusol y sefydliadon Anier- 
icanaidd, — y rhai ydynt yn awr yn trigo yn alltudiedig yn r 
Diriogaeth Fynyddig, eu bnd gymmaint ar goll yn nyfnderau 
anwareidd-dra — ir.or soddedig yn Uynclyn angeuol twjll — raor 
anntireiddiol i resymau cedyrn ac ymresyiniad aibwyllegol — 
mor ddall i’r gwirioncddau mawrion a gynnwysir yn ngair Duw, 
nes y maent islaw pob gobeithion i’w hadlcru. O leiaf, gwtiewch 
yr ymdrecli am unwaith ; argyhoeddwch hwynt o’u cy feiliornadau 
mewn atìirawiaclh ncu eu cyfeiliornadau mcwn ymarweddiad. 
Bydded i genadon gael eu danfon i’w rnysg ; ytnddygir tuag 
atynt gyda’r parch niwyaf ; agorir tai cyrddau iddynt yn rhydd 
o bob cost ; daw y bohl allan wrth y degau o filoedd i wrandaw 
er rliesymau cedyrn, ac o« byddant yn alluog i brofi “ Mormon- 
iaeth” yn dwyll, hwy a urgyhoeddent y rawyrif raawr o’r Diriog- 
aeth. Dyraa, ynte, faes rhagorol at antunaeth genadol. F^ithr 
gadewch i ni eich rhybyddio i ddanfon dynion nad oe8 arnynt 
ofn gair Duw. Bydded i ddynion gael eu danfon na wnclo 
gyhuddiadau, ond y cyfryw a allont eu profi ; canys y mae trig- 
clion Utah yn meddu çormod o synwyr i gael en twyllo a’u budo 
felly ; maent wedi cael gormod o brofiad i gredu yr oll a ddy- 
weda cenadon a golygyddion heb brawf ; maent yn meddu 
gormod o onestrwydd a dymuuiad am y gwirionedd, i gredu peth 
yn wir neu gau o herwydd fod arferion hir-sefydlog a phoblog 
rwrdd yn ei gymmeradwyo. Mae pobl Utah yn gwrandaw ac 
yna yn barnu; meddyliant drostyut eu hunain, ac nid ydynt yn 
cvûogi gweinidogion a golygyddion i feddwl drostynt. Deuwch, 
ynte, chwi gymdeitbasau cenadol, mynwesau pa rai a gynhesant 



520 


L’DüOHN bLlON. 


tuag at y pagauiaiJ tywyll ac anwybodus mewn gwledydd tramor, 
deffrowch tuag at sefyllfa arswydus Saint y Dyddiau Diweddaf 
y’n eich gwlad eich hunain; danfonwch allan eich ysbrydiou 
peuaf — eich Calfinwyr— eich Lutherwyr — eich Wesleywyr; bydd- 
ed i daranau eu hyawdledd gael eu clywed ar benau y mynydd- 
oedd; bydded i ddyffry noedd Utah gael eu hadfywio gan eu 
harllwysiadau ardderchog ; bydded i'r bryniau a'r mynyddoedd 
adseinio y newyddion da, nes y clywo pob clust, ac y treiddier i 
bob calou. Llais a glywir o Utab, yn dywedyd, Deuwch drosodd 
a chynnorchw'ywch ui ; dysgwch ni ynghylch ein cyfeiliornadau ; 
argyhoeddwch ui o’n twyll, os meddwo ef; gosodweh ni ar hen 
lwybrau da Cristionogaeth gyntefig, os nad ydym eisoes yn 
rhodio ar hyd-ddynt; cymmerwch ni gerfydd y llaw, ac arwein- 
iwch ni i’r goleuui, os ydych yn ystyried ein bod mewn tywyll- 
wch ; profwch i ni mai twyll yw Llyfr Moruion, fei y cyfiawnlìaer 
ni i'w wrthod ; argyhoeddwch ni fod amledd o wragedd vd groea 
i’r Efengyl; tywynea eich goleuni ar y inynyddoedd ac ar uchel- 
fauau y ddaear, fel ysgatfydd, y gallo Utah gael ei goleuo — o 
leiaf, fel gallo weled rhywfaint o brydferthion cymdeithas war- 
eiddiedig. Mae trigolion y wlad dywell hono wedi suddo cyn 
belled yn nyfuderau anwareidd-dra, fel na oddefant i butain gy. 
hoeddus fyw yn y Diriogaeih : ni ystyrir godinebwr neu 
hudwr yn addas i fyw yn y wlad aDwaraidd hono. Nid yw yr 
addurniadau hyn o eiddo cenedloedd gwareiddiedig a Christioa- 
ogol, ddim ettu yu addurno dinasoedd a tlirefydd Utah. Nid yw 
raelldithio, rhegu, hapcbwareu, meddwi, Uadrata, brawd yn 
ymgyfreithio â brawd, ymladd, cweryla, a phethau cyfelyb o eiddt» 
cymdeithas wareiddiedig, ddim etto wedi dyfod 1 gaboli a phuro 
moesau y bobl dv;ylledig a thywyll hyny. V cenadon, gan 
hyny, a gant waith inawr i’w gyfiawni er adferu y “ Mormon- 
iaid” oddiwrth eu holl arferion anwaraidd a dirmygedig, a’u 
caboli a'u haddurno â holl brydferthiou gwareiddiad. Eithr na 
i’ydded iddynt wangaloni ; 04 gallant hwy biofi fod mwy o oleuni 
ganddynt uâ’r Saint, gallant fod yn sicr o lwyddiant, ac yr ar- 
gyhoeùdir y bobl gyda'u güydd. 

( I'w barhau.) 



CDGORN SIION. 


321 


YMDDYDDAN RHWNG AELOD, PARCHEDIG, FICER, 
A SANT. 

Tow— '' Belisle Marcb.” 

Aelod. 

Y m ae arwyddion trist echryslon, 

A blinion droion diaw ; 

Yr awyr feichiog sydd yn drwmlwy thog, 

A llidiog ddydd gerllaw. 

Y chwyrnfcllt wybiant, a fflamgoch saelhant, 

Taranau rlniunt hwy; 

Ni fydd gan deulu y gwawd a’r cablu, 

Un inan i lechu rowy : 

Pwy wrendy ar fy nghwyn ? 'doe9 imi fyDyd fwyn ; 

Mae poenau'r blinfyd yn difa ’mywyd ; 

O’r gofid wyf yn ddwyn. 

Pa beth « dd’wodaf pan d’welltir arnof, 

Y gafod dromaf drist, 

Am wrthwynebu, a gwrthod credu 
Efengyl Iesu Grist ? 

Mae’n bryd i mi ddeffroi, a rhag y farn osgoi ; 

’Does iroi nodded, na dydd o arbed, 

Ymwared er ymroi : 

Ewylhjff/refifdd a f m difa beunydd, 

’N atlonydd fel yr haint : 

O, rhagddi ffonf, am fywyd rhedaf, 

At grefydd bur y Saint. 

Purehedig. 

Clyw, ddyn, arafa; pa beth yw’r gnofa, 

A’r fiin ennynfa hon ? 

Ai’r Seìntiau anfad, y gethcrn anllad, 

Roes friwiad i dv fron? 

Na chred ond hyny y gau-brophwydi, 

Hen deulu*r fagddu fawr, 

A gad i waelion hylì deulu Mormon, 

Ysgubion llwydion llawr: 

Àrgoelion hyfryd sydd o degwch nos a dydd, 

Mae gwylwyr deillion ar dyrau Seion, 

Rhyw hinon fawr a fydd. 

0 blant y t’wyllwch, tta ddlgalonwch, 

Mae heddwch yn mwyhau ; 

Mewn cyflwr diddos ’ry’ch chwi ÿn aros, 

Mne haf vn agoshau. 

Mae’r cryf yn gẁneyd ei ran \ gynnal baich y gwan, 

Mae dydd coel-grefydd yn gwella bcunydd, 

Cewch îonydd yn y roan : 

Yn enw swynol fy Nuw dych’mygol, 

’Rwy’n dweyd o frawdol fryd, 


3 *> 


GDGOHN SEION. 


Er gwaethtt’r Seintiau, yn afon ungeo, 

Cewcb i'oddi'cb beiau i gyd. 

Aclod. 

’Does gan fygythion nac addewidion, 

Y gau-atbrawon gwael, 

Un swyn i'm gofid, ali buro’m bywyd, 

Na gwynfyd imi i’w gael ; 

Ac ni ueinydda eu duwinyddiaeth, 

Un feddyginiaeth fâd, 

Mae twyll a g'lanas Parcbedig urddas, 

Yn lluddias fy ugwellbad. 

Er addaw iechyd cain, ’rwyf fi mewn nyth o ddrain r 
Fal rlìwng y dreigiau sy’u llawn colynau, 

A blin rwygiadau ’rbai’n ; 

Er gwaeddi rhyddid, ’rwyf fi mewn adfyd, 

A gwaefyd byth u gaf; 

Er gwaeddi noddfa, af i gehenna, 

Os aros yraa wnaf. 

Marsiandiaeth ufTern fawr, sy’n lladd trigolion llawr r 
A rliyw gyíiafan,a gwae, a griddfan, 

Annyddan 9ydd yn awr; 

Y Parchedigion, fe.l bleiddiau blinion, 

Sy’n ’sglyfio’n fawr eu gwanc, 

Mewn rliith tosturi am fywyd imi, 

Er hyny’n troi mewn trauc. 

Parchedifj. 

Ow ! ’r adyn penwan, truenus, aflan, 

Annvddan yw dy ddydd, 

Gan afiach gredo ’rwyt yn y bendro, 

Ar flfo i wadu’r ffydd. 

Hen ffydd ddireol, y sectau duwiol, 

Bartiol ddenol ddawn, 

Sy’n troi ugeiniau i dỳn gadwynau, 

Y boreu a’r prydnawn. 

Hen grefydd Mormon gynt, sy’n berio’r pedwar gwynt . 
ÀJao n rhaid taw hono sy gwedi’th foedro, 

A’th hudo ar ei hynt. 

Êr hyll gigyddio, y lladd, a’r llarpio, 

’Does modd niweidio hon, 

Ei nerthoedd enbyd sy’n awr yn ysgwyd, 

Pwerau’r byd o’r bron. 

Mae'r byd yn berwi’n boeth, fel safn uffern noetli ; 
Mae gwae a dychryn ar sodlau’u canlyn 

Y dwlyn fel y doeth : 

Myn Baal a Dagon, rliaid attal weithion, 

Hên grefi/dd Mormon mawr; 

O gwared rhagddi, mae wedi’rn poeni, 

A’m llethu’n llwyr i’r Ilawr. 



CDGOUN SEION. 


3 » 


Ficer. 

O, floi’r parchedig, un gwarj twethedig, 

Anuiddig yw dy nâd ; 

Mae'n chwiih gan 'fleirinid fod y Morraoniaid, 
Yn gwel’d ein íwyll a'n fcrâd. 

Mi saellia’n bybyr fwle»lan papyr 
Drwy gaer eu rhagf>r hwy ; 

A’tn cleddyf brwynen gosodaf ddiben, 

Ar eu tynghedfen luwy ; 

A'm ni*rthol fraich yn awr, luor drom â phiuen fawr, 

Y Saint eriidiaf. plant y Goruchaf, 

A gyraf fel rhy w gawr : 

Drwy nerth y Pader a’r Coiìtnwn Prayer , 

Myfi y Ficer fydd, 

A'm palfau teneu yn nghedyrn ochrau 
Y Seintiau nos a dydd : 

I’r bwystfil rhoddaf ran o gynnyrch fenaid gwan r 
I dduw y fagddu ca’r lluman g» di 
Cyfuwch á chlochdŷ’r llnn. 

Gau boen a gwewyr inae Ficer Merthyr, 

A’i ben dan gur a bâr ; 

Fel baedd amrosgo gwnaf innau etto, 

I dwrio Afcerdâr. 

Sart. 

• 

Y Parchedigion, Ficeriaid gwirion. 

Athrawon deillion sydd, 

Yn uchel ochi, dan gnofa’n gwaeddi, 

O Lerpwl i Gaerdydd, 

0 Aberdar i Aberdaron, 

O Fon i’r Feni’n fyw, 

Am waed y gwirion, maer lladdedigion 
Er difa gweision Duw; 

M ae dyddiau’n agosâu y gwelir Tîabel gau 
Dan draed yu truùar fel cywion adar, 

Yn gynnar gwna lesgáu ; 

Daw dydd gorthryrader — gwae goron baichder. 

A meibion trawsder trwch, 

A lwyr ddymchwelir, fel toraen sethrir, 

Eu llyncir yn y llwc’fc. 

Y gareg dorwyd draw o’r mynydd nid â llaw, 

Mae dydd ei threigliad yn ei ddechreuad, 
Chwilfriwiad sydd ger llaw ; 

Bydd llu y creulon fel soíl crinion, 

Neu bentewynion tân ; ' 

Ca’r beilch eu raathru, a’r Uelwau’u salhru/ 

A’u malu’n yfilon mân. 


324 


ÜDGORN SEION. 


Ac wele, ’r awrhon yn mynydd Seion, 

Gwaredfan dynion Duw, 

Y bydd ymwared a helaeth nrbed 
I bawb sy’n caru byw ; 

Pan ddelo pliiau ac echrys heintiau, 

A newyn, uodau ’nawr, 

Y Saint er Uechu a wnant lewyrchu, 

Yn uydd y drycin rnawr. 

I’r bwystfil drwg ei râu, a’i deulu’n fawr a roân, 

Fel crinion friwwydd ar hyd y maesydd, 

Tŷ- Jacob fydd yn dân ; — 

I holl deyrnasoedd y cenedloedd, 

Yn gyhoedd wnant ar gara, 

Fel gwawn y gwaenydd, a rowlwg roynydd, 

Ty Joseph fydd yn fflam ; 

’Nol hyn goleuni'r Saiht, gynnydda’n fawr ei faint; 
Bydd gwaredigion ar fynydd Seion, 

Yn rohell o boen a haint; 

Banerati rhyddid a chwifiant hefyd, 

Drwy gylch yr hollfyd mawr, 

Llais cân a moliant a uchel seiniant, 

Mewn Uoniaut dros y llawr. 

Llanelli. Dewi Elfed. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cyfeillgarwch a gynnydda ein dedwyddwch, ac a Jeiha 
adfyd, trwy ddyblu ein llawenydd, a rhanu ein gofidiau. 

Na ddowiswch gyfaill yn ddisyrorowth. ac na wnewch neb yn 
gyfaill roynwesol cyn cael prawf o’i gywirdeb, 

Gwnewch eich hunain yn gyrameradwy gyda dynion doeth 
trwy eich rhinwedd ; ac ennillwch y difoes trwy eich moesgarwch. 


Taliadaü o Mai 6 hyd Mai 12.—Sir Fon, 14s ; Dyffryn 
Conwy, lOs; Ffynnon-Tydfil, 2s; Troedyrhiw-, Is 6c. — Cyfan- 
swm, £1 78 6c. 

er Gellir cael genym iawer o rifynau odd o Brophwyd y 
Juhili, Udgorn Seion, Blyfr Mormon, a’r Ath. a Chyf. Byddai 
yu ddoetb i'r Cangenau brynu rhai er gwneyd cyfrolau i fyny, a« 
feily i gael gwerthu eu hen stock. 

tgg? Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dai ìs, Printer, john'l Street, Georgetown, Merlhyr. 


I. 0»VI8. .IsmrPtDD, ueaTH.R TYSFIL. 


UDGORN SEION, 

N I U 

t #crnt p ^aútt. 


Rmr. 21.] MAI 21, 1853. [CrF. V. 

Ll.UN A MAINTIOLI YSBRYDION. 

[Allan o’r " Seer.”] 

Anifeiliaid a Ilysiau, y naill ful y llall, ydynt gyfansoddedig o 
ddau o sylweddau tra gwahanol yn eu natur, sef corff ao ysbryd. 
Y corff sydd gy fansoddedig o amrywiol fatbau o ddefnydd, roegys 
ojryj/en, hydrogen , nitroyen , carbon y lime, itc. Y rhai hyn, wedi 
eu byrnuno neu eu fferyllol gyd-gyssylltu, a ffurfiant mewn 
anifeiliaid gnawd, esgyrn, rhedweliau, gwythienau, giau, gewynau, 
cyhiriau, croen,a’r holl ainrywiol ranau o’r babell anifeilaidd; a'r 
rhauau hyn wcdi eu priodol reoleiddio, a ffurfiant y neillduolion 
anianol a hynodant y rhywiogaethau. Trwy ymuniad u rheol- 
eiddiad o'r elfenau uchod, y mae gwreiddiau, boncyffìau, cangen- 
au, dail, Ôcc., coed a llysiau ereill wedi eu ffurfio. Yn gyssyllu 
iedig á’r cyrff corfforol hyn cyfausoddedig o ddefnyddiau garwaf 
natur, mae defnydd sylweddol arall a elwir ysbryd, purach yn ei 
ntttur, yn racddu rhai priodoliaethau cyfunol â defnyddiau ereill, 
a sylwedduu ereill yn tra rhagori ar ddefnyddiau ereil). Nid yw 
bywyd llysiau ac anifel yn ddiin mwy na llai nag ysbryd llysian 
ac anifel. Ysbryd llysiau sydd yr un ddelw a chyffelybrwydd á’i 
baoell, ac o’r un raaintioli, oblegid fe leinw bob rhan o honi. Y 
raae yn abl bodoli mewn ffurf reoleiddiedig cyn ei ddyfodiad i’w 
dý llysieuol, ac befyd wedi ei ymadawiad o hono. Pe gwnelsid 
ysbryd pren afalau yn ganfyddadwy pan yn wabanedig oddiwrth 
ei babell naturiol, ymddangosai yn yr un ffurf, cyffelybrwydd, a 
maintioli â’r pren afalau natnriol; ac felly y mae gydag vsbrvd 
21 


326 


CDGORN SEION. 


pob pren arall, neu laswelltyn neu horfayn — ei lun — ei faintiol. 
a’i ymddangosiad, a ymdebygolant i’r babell naturiol rhagfwr- 
iadol i’w anneddu. Yr ysbryd cyfansoddedig yw yr hyn a- 
amlyga fywyd ; yr ysbryd sydd yn bywbau y iiysieuyn, yn achosi 
iddo dyfu, yn ffurfio ei amrywiol ranau, yn ei gadw rhag adfeilio, 
yn ei alluogi i flaguro, a blodeuo, a dwyn allan hadau. Pan yr 
ymedy y llysieuyn ysbrydol, adfeilia yr un daearol, a dychwel 
i’w elfenau cyntefig; eithr ei ysbryd, drwy ei fod vn sylwedd 
bywydol, a barha yn ei tfurf cyfansoddedig, cymhwys i dded 
wyddwch yn ei gylclidro ei hun, a gwnaiff etto gyfanneddu pabelì 
nefol pan y gwneir pob peth yn newydd. Ysbryd pysgod, adar, 
bwystfilod, pryfed, a’r eiddo dyn, ydynt yr un llun a chyffelyb- 
rwydd â’u cyrff anianol o goawd ac esgyrn, ac o’r un maiutioli ; 
yn llanw pob rhan o’r cyfryw. Y sylwedd ysbrydol hwn, ac nid 
y corff, sydd vn gweled, clywed, archwaethu, aroglu, teimlo, syn- 
ied, mwynbau, d yoddef, ac arnlygu pob sercb neu nwyd arall a 
hynoda y greadigaeth anianyddol. Y sylwedd hunan-symudol 
nerthol hwn sydd yn bywiogi, bywhau, a symud y corff naturiol, 
ac yn ffurfio, a llunio pob rhan, — sydd yn dìogelu y rheoleiddiad 
rhag nychdod a marwolaeth. Ni ddadwneir un o ysbrydion yr 
boll greadigaeth anifeilaidd drwy farwolaeth y corff, eithr y maent 
yn alluog i deimlo, synied, symud, mwynhau, a dyoddef allan o’r 
corff, yn gystal ag ynddo. Maent yn dragywyddol, a bodolant 
am bytta, yn meddu cymbwysderau i fwynhau llawenydd a ded- 
wyddwcb. 

Ysbrydion llysiau ac anifeiliaid, y naill fel y llall, ydynt an- 
weledig i'r llvgad naturiol ; nid ydyra, gan hyny, yn gwybod, naa 
yn ddeall eu natur mor drwyadl ag y gwnawn lawer o sylweddau 
ereill, pa rai sydd fwy uniongyrchol gyffyrddadwy i’n synwyrau ; 
hyn yw y rbeswm fod Solomon yn gofyn, “ Pwy a edwyn ysbryd 
dyn yr hwn sydd yn esgyn i fyny, a chyjythiad anifel yr hwn sydd- 
yn disgyn i waered — Preg. iii, 21. Mae Solomon, drwy y 
/han hon, yn eglur ddangos fod ysbryd gan anifel, yn gystâl â- 
chan ddyn. 

I fod llysiau, yn gystal ag anifeiliaíd yn feddiannol ar ysbryd- 
oedd, sydd hawdd ryfeddol i'w ddirnad oddiwrtb y ffaith o’u bod' 
ýn gallu gorfoleddu a chanu. Y Salmydd’ a ddywed, “ Gorful- 
«dded y maes, a’r hyu oll sydd ynddo : yna holl breniau y coed 5 
ẁganant o flaen yr Arglwydd: canys y mae yn dyfod, canys f 



ÜOOORN SEION 


52? 


Yiiaŵ ytì âyfod ì farno y ddáear.” — Salm xcvi, 12, 13. Gan fod 
yr “ oll sydd yn y maes,” a “ holl breniau y coed yn gorfoleddu,*’ 
gorfodir ni i gredu fod pob llysieuyn, pa un ai mawr ai bycban 
a fyddo, yn meddu ysbryd bywydol, dcallgar, yn medru teimlo, 
gwybod, a gorfoleddu yn ei gylchdro. Un o’r ysgrifenwyr ys- 
brydoledig a’n dysga fod y greadigaoth anifeilaidd wedi eu 
cynnysgaethu â doethineb raawr. Dywed,“ Y mae pedwar peth 
bychain ar y dduear, ac y maent yn ddoeth iawn : nid yw y 
morgrug bobl nerthol, ctto y raaent yn darparu lluniaeth yn yr 
haf; y cwningod nid ydynt bobl rymus, etio hwy a wnant eu 
tai yn y graig ; y locustiaid, nid oes brenin iddynt, etto hwy a 
nnt allan yn dorfeydd ; yn pryf copyn a yraafaela â’i ddwylaw, 
ac y mae yn llys y breuin.” — Diar. xxx, 24 — 28. Clywodd Ioan 
yr holl greadigaeth anifeilaidd yn clodfori Duw, a gwneyd def- 
nydd o iaith ddeallgar, Dywed fod “ Pob creadur a'r sydd yn y 
nef, ac ar y ddaear, a tban y ddaear, a’r pethau sydd yn y môr, 
n’r oll a’r sydd ynddynt, a glywais i yn dywedyd, I’r Hwn sydd 
yn eistedd ar yr orseddfuinc, ac i'r Oen, y byddo y fenditb, a’r 
anrhydedd, tt’r gogouiant, a’r gallu, yn oes oesoedd.”— Dad. v, 13. 
Gwelwn oddiwrth hyn y bydd pob ebedyn, pysgodyn, bwystöl, ac 
ymlysgiad, yn feddiannol ar ddoethineb, a gwybodaelh fawr ; 
byddant yn gwybod am Dduw a'i orseddfainc, ac am vr Oen ; a 
byddant yn ymddyddan mewn modd deallgar am ei “ anrhyd- 
edd, a’i ogoniant, a’i allu.” Yn awr, nis gallasent feddu doeth- 
iueb, gwybodaetb, iaith, a dealltwriaeth o barthed i briodoliaethau 
Duw, a’r eiddo ei Fab, oddigerth eu bod yn meddu meddwl, neu 
ysbryd deallgar yn gystal â dyn. 

Wedi profi fod pob un o fodau y deyrnas lysieuol ac anifeil- 
aidd yn tynnwys ysbryd bywydol, raeddiannol ar gymhwysderau 
synwyrol, ymbolwn yn nesaf o bartbed i luu neu ffurf yr ysbryd- 
ion hyn, fel eu harddangosir mewn amrywiol ranau o’r ysgrytb- 
yrau. Ystyria yr annefnyddydd ( immatcrialìst ) fod pob sylwedd 
ygbrydol heb na ffarf na maintioìi, nac unrhyw berthynas â lle 
neu barhad.* Nid anturiwn yn yr erthygl hwn i wrth-brofi y 
dycbymmygion afresymol hyn, eithr cawn gyrameryd fod pob 
sylwedd ysbrydol yn ddefnydd ag iddo ffurf, a maintioli, ac holl 
briodoliaethau anghenrheidiol defnydd arall; ac ei fod mewn 
ychwanegiad i’r rhai hyn,yn meddu y cymhwysderau o ddeallgar 
* €\vel draetbawd o, Pratt ar “ Absurdities of ImmaterialiSB\ rt 



328 


ÜDGORN SEION. 


wch a hunan-gyffroad. Bod ffurf yr ysbryd yn nghyffelybiaetb 
y corff, sydd eglur oddiwrth y desgrifiad o ysbryd Samuel,yr hwn 
a ymddangosodd i Saul, ac a ymddyddanodd ag ef. Ysbryd 
Samuel a welwyd yn gyntaf gan y wraig â pha un yr oedd Saul 
yn ymddyddan. “ A’r wraig a ganfu Samuel, ac a lefodd a llef 
uchel : a’r wraig a lefarodd wrth Saul, gan ddywedyd, Paham y 
twyllaist fi ? canys ti yw Saul. A’r brenin a ddywedodd wrthi 
hi,Nacofna: canys beth a welaist ti ? A’r wraig a ddywedodd 
wrth Saul, Duwiau a welais yn dyrchafu o’r ddaear. Yntau a 
ddywedodd wrthi, Pa ddull sydd arno ef? A hi a ddywedodd, 
Gwr hen sydd yn dyfod i fyny, a hwnw yn gwisgo mantell. A 
gwybu Saul mai Satnuel oedd efe, a efe a ostyngodd ei wyneb i 
lawr, ac a ymgrymodd.” — l Sam. xxviii, 12 — 14. Deallir mai 
dull ysbryd Samuel oedd “ hen wr,’’ yn “ gwisgo mantell.’' Yn 
awr, nis gallasai hwn fod yn gorff Sarauel, oblegid yr oedd hwnw 
yn malurio yn y bedd ; gan hyny, rhaid mai ei ysbryd oedd. 
Oddiwrth y dull a feddai yr ysbryd hwn, galluogwyd Saul i 
“ wybod mai Samuel oedd eje Saul, wedi ymgryrau i lawr o 
ílaen Samuel, a ymddyddanodd ag ef : a Samuel a brophwydodd 
iddo ef, ac a ddywedodd wrtho pa beth a ddygwyddai i Israel ; 
ac y byddai iddo ef a’i feibion gael eu lladd y dydd canlyuol, a 
dyfod o hotiyut i’r byd ysbrydol gydag ef. 

Pan gafodd y trí Hebrewyr eu bwrw i’r ffwrn o dân, Nebu- 
chodonosor a synodd, ac a “ ddywedodd, Wele fi yn gweled 
pedwar gwyr rhyddion yn rhodio yn ughanol y tân, ac nid oes 
niwed arnynt; a dull y pedwarydd sydd debyg i Fab Duw.” — 
Dan. iii, 25. Rbaid mai corff ysbrydol Mab Duw oedd y ped- 
werydd gwr hwn, yn rhodio yn y tân, neu ryw gorff ysbrydol 
tebyg iddo. Cyffelyb hefyd oedd ffurf y cerff ysbrydol hwn i 
ddull dyn; am hyn y dy wedodd, “ Wele tì yn gweled pedwar 
gwyr rhyddion." 

Gwelodd y dadguddydd loan, ysbrydion y raerthyron, yr byn 
a ddesgrifia efe fel y canlyn : — “ A phan agorodd efe y buramed 
aêl, mi a welais dan yr allor eneidiau y rhai a laddesid atn air 
Duw, ac am y dystiolaeth oedd ganddynt; a hwy a lefasant â 
llef uohel, gan ddywedyd, Pa hyd, Arglwydd santaidd a chywir, 
nad ydwyt yn barnu, ac yn dial ein gwaed ni ar y rhai sydd yn 
trigo ar y ddaear ? A gynau gwynion a roed i bob un o honynt; 
a dywedwyd wrtbynt, ar iddynt orphwys etto ychydig amser, 


ÜDGORN BEION. 


329 


nyil oni chyflawniJ rhif eu cyd weision, a’u brodyr, y rhai oedd 
i gae) eu lladd, megys y cawsant hwythau. ,, — Dad. vi, 9 — 11. 
Rliaid fod íTurf i’r ysbrydion hyn, onide nis gallasai Ioan eu 
gweled : yr oeddynt yn raedru llefaru â llef uchel, a gwisgo 
gyuau gwynion. Pe na feddai ysbryd flurf, nis gallasai na llef- 
aru na gwisgo dillad. Yr ydym eisoes wedi gweled fod ysbryd 
Sarauel wedi ei wisgo â mantell, tra yr oedd y rhai a welodd 
Ioau, à gynau gwynion wedi eu rhoddi iddynt. Yr ymadroddion 
hyn a brofant fodysbrydiou ar luu neu ddelw y babell o gnawd, 
fod ysbryd Mab Duw yn gyffelyb i ddyn cyn iddo gyrameryd 
arno gnawd, a’i fod yn nghyffelybrwydd ffurf ei gorff o gnawd, i 
ba un yr aeth roewn aros*»r canlynol. 

lilun neu ffurf ysbryJion bwystfilod ydynt yr un ddelw â’u 
cyrff naturiol. Pan y cymmerwyd Elias i’r nef, cafodd yr an 
rhydedd o farchogaeth yn ei gerbyd,yr hnn a lysgwyd gan feirch. 
— 2 Hren. ii, II, 12. Pan atifonodd brenin Syria feirch a cber- 
bydau, allu mawr, i gyrchu Eliseus, y prophwyd, a’i ddwyn yn 
garcharor i fyddin y Syriaid, gwas y prophwyd, yn gweled ei 
feistr yn cael ei amgylchynu â’r fath lu dychrynllyd, oedd mewu 
braw mawr o barthed i’w ddiogelwch, ac a lefodd allan, “ Aha, fy 
meistr, pa fodd y gwnawu? Ac efe a ddywedodd, Nac ofna : 
cany9 anilach yw y rhai sydd gyda ni ná’r rhai sydd gyda hwynt. 
Ac Eliseus a weddiodd, ac a ddywedodd, O Arglwydd, agor, 
attolwg, ei lygaid ef, fel y gwelo. A’r Arglwydd a agorodd 
lygaid y llanc, ac efe a edrycbodd ; ac wele, y mynydd yn llawn 
HEiacH a cherbydau tanllyd o amgylch Eliseus." — 2 Bren. vi, 
15, 17. Dyscleiriai y meirch hyu â tbanbeidrwydd tân. Meirch 
ysbrydol oeddynt, dan drefniad a rheolaeth byddin o ysbrydion yn 
marchogaeth mewn cerbydau. Rhaid fod yr ysbrydion ceffylau 
hyn yn yr un !lun «à chyrff naturiol ceffylau ; pe aiugen, ni 
chyduabyddid hwynt fel o’r un rywogaeth o anifeibaid. Yr 
oeddynt yn ddirfawr liosog, fel yr oedd y “ mypydd t/n llawn' o 
honynt. 

Ioan a ddywed, “ Mi a wehtis y nef yn agored ; ac wele, farch 
öwyn ; a’r hwn oedd vn eistedd arno a elwid Ffyddlawn a Cby wir, 
ac mewn cyfiawnder mae efe yn barnu ac yn rhyfela.” “ A’r 
lluoedd yn y nef a’i canlynasant ef ar feirch gwynion, wedi 
eu gwisgo â llian main, gwyn a glân. ,, — Dad. xix, II, 14. Fel 
hjn yr ydym yn dirnad fod Mab Duw ei hun, a holl fyddinoedd 



330 


ÜDGORN SEIÖN. 


j nef, yn achlysnrol yn marchogaeth ar geflylau ; ac o herwydá 
hyny, rhaid fod miloedd o fìliynau o geffylau yn y nef; a cban 
nad oedd neb ceffylau perthynol i'r ddaear hon wedi derbyo 
adgyfodiad yr am9er hwnw, y rhai hyn yn ddiammau oeddynt 
gyrff ysbrydol ceffylau, cyrff daearol pa rai oeddynt wedi dych- 
welyd i’r llwch. 

Gan ein bod wedi profi fod ysbrydion dynion, a cheff\)au, a 
phob math o fwystfilod, ymlusgiaid, ac adar, yn ffurf eu pebyll 
marwol, mae yn rhesymol i gasglu yn gyfatebol fod ysbrydoedd 
glaswellt, llysiau, a phreniau, yn fîurf cyrff naturiol y gwahanol 
lysiau, yn mha rai y buoni unwailh yn cartrefu; a bod y llysiau 
hyny sydd yn awr yn fyw, yn cael eu cyfanneddu gan ysbrydion 
byw o’r un ffurf â hwy eu hunain. 

Mae i bob ysbryd faintioli yn gystal â fftirf, yr hyn a ellir ei 
ddangos yn eglur o’r ysgrythyrau. Y geiriau a nodwyd yn barod 
i brofi fod i ysbrydion lun, a brofant befvd fn<l iddynt faintioli. 
Ysbryd Samuel, fel ei gwelwyd gan Saul, ac yshryd Mab Duw 
yn rhodio yn y tân, oeddynt y naill a’r llall o faiutioli dyn. Ys- 
brydion ceffylau, bwystfilod, adar, ac ymlusgiaid, oeddynt nid yn 
unig o’r un llun â’u priodol gyrff naturiol, ond amlwg yw eu bod 
hefyd yr un maintioli â r cyrff hyny yn eu cyflawn faintioli; po 
aragen, byddai iddynt gael eu harddangos fel babanod yn lle 
dynion, fel ebolion yn lle ceffylau, 5tc. 

Pebyll anifeiìiaid a llysiau, y naill fel y llaD, a barhant i dyfo 
neu gynnyddu mewn maint byd nes cyrhaedd inaintioli dech- 
reuol eu priodol ysbrydoedd ; wedi pa bryd y raae y tyfiantyn 
peidio. Pan y mae yr ysbryd yn cymmeryd meddiant gyntaf o’r 
had neu’r milrhith llysieuol neu anifeilaidd, y mae yn cyfyngu 
ei hun i faintioli o'r un mesur â'r had neu y babell i ba un y 
mae vn inyned: profir byn trwy y ffaith fod corff ysbrydol Mab 
Duw, a welwyd gan Nebucbodonosor, o’r un maintioli â dyn, 
ac etto yr un corff ysbrydol oedd wedi hyny yn ddigon cyfyng- 
edig i fyned i mewu i, a chael ei gynnwys yn drwyadl o fewn 
pahell bahan. Mewn cy ffelyb fodd, pob ysbryd arall,pa un ai 
llysieuol neu anifeilaidd, sydd o gyflawn faintioli y babell rhag- 
oîygol, pan wedi cyrhaedd ei chyflawn dyfiant; ac o herwydd 
hynv, pan y mae yn gwneyd ei fynediad gyntaf i’r corff, rhaid 
iddo, fel corff ysbrydol Mab Duw, gael ei gyfyugn lawer o'i 
faintioli dechreuol. Rhaid, gan hyny, fod ysbrydion yo gyfaür- 



ODGO&N SEION. 


531 


■^oddedig o sylwedd tra gwrthneidiol ei natur, h.y., meddant y 
gallu i adgymmeryd eu mesuriad blaenorol, megys y maedefnydd 
-ycbwanegol yn cael ei neillduo at ymhelaethiad eu pebyll. Yr 
egni ymchwyddol hwn a gynnyrcha yr ysbryd, yw yr byu sydd 
yn graddol gynnyddu y babell, fel y mae defnyddiau anghen- 
rheidiol yn cael eu diwallu. 

Pan y mae darn o bren neu o anifel yn caelei ddidoli oddiwrth 
y prif gorff, nid yw yr ysbryd sydd yn meddiannu y darn hwrnw, 
yn cael ei ddidoii oddiwrth y rhanau ereill o‘r ysbryd, eithr cyí- 
•yngu ei hun yn uuiongyrchol i’r rhauau bywiol o’r corff, gan 
adael y darn i adfeilio. Cyfyngiad cyrff ysbrydol a brofir yn 
mhellach fyth, oddiwrth y ffaith ddarfod i leng o ysbrydion drwg 
yn ddiymwad bentyru eu hunain ynghyd mewn pabell un dyn. 
Yr ysbrydion drwg byn, gan fod yn angylion syrthiedig, oeddynt 
yn ddiammau o lun a maintioli dynion; gan hyny, rhaid eu bod 
yn gyfyngedig rbyfeddol, cyn iddynt oll fyned i mewn i un corff 
dynol. 

Caerfyrddin. Cyf. T. C. Martill. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Paihad o dud. 252.] 

23. Y bodaü nefol y rhai a breswyliant yn y nef o ba un y 
daethom ni, wedi cael eu cyfodi o'r bedd, mewn byd blaenorol, ac 
•wedi cael eu llenwi â holl gyfiawnder y priodoliaelbau tragyw- 
yddol hyo, a elwir Duwiau, o herwydd fod cytiawnder Duw yu 
preswylio yn mhob un o houynt. Y gwrrywod a’r benywod a 
fwynhant y cyflawnder hwn. Y llysiau a’r ffrwythau nefol a 
dyfaut allan o ddaear y nef waredigol hon, a gyfansoddant fwyd 
y Duwiau. Mae y bwyd hwn yn gwahaniaethu oddiwrth y bwyd 
sydd yn deilliaw o lysiau byd syrthiedig ; yr olaf a droir yn 
waed, pa un a gylchreda yn y gwythienau a'r rhedweliau, yr hwu 
a gynnyrcha gnawd ac esgyrn o natur farwol, a thueddiad gwas- 
tadol i adfeiliad : tra mao y cyntaf, neu y llysiau nefol, pan 
dreuliant yn y cyila, yn cael eu troi i hylif, pa un, yu ei natur, 
«ydd ysbrydol, a pha uu a gylchreda yn ngwythieuau a rhedwel- 
iau y gwrryw a’r fenyw nefol, agadw eu pabellau rbag adfeiliad 
f*> marw.olaeth. Llysiau daearol a ffurfiant waed, a gwaed a 



ÜDGORN 8BION 


33 * 

ffurfia gnawd ac esgyrn ; llysiau nefol, pan y treoìiont, a flurfianS 
hylif ysbrydol, yr hwn a rydd anfarwoldeb a bywyd tragywyddoi 
i’r peirianaeth yn mha un y llifa. 

24. Bodau syrthiedig a genedlant blant, cyrflf pa rai a gyfan 
«oddir o gnawd ac esgyrn, gan gael eu ffurfio allan o’r gwaed a 
gylchreda yn ngwythienau eu rhieni. Bodau nefol a genedlant 
blant cy fansoddedig o’r hylif pa un a gylchreda yn eu gwythienau, 
yr hwn sydd ysbrydol; gan hyny rhaid i’w plant fod yn ysbryd- 
ion, ac nid cnawd ac esgyrn. Hyn yw dechreuad ein peirianaeth 
ysbrydol yn y nef. Y’sbrydion holl ddynolryw, a arfaethwyd i’r 
ddaear Iiod, a genedlwyd gan dad ac a anwyd o fam yn y nef, yn 
hir cyn ffurfiad y byd hwn. Yr oedd dechreuad i bersonau, a 
pheiriauaeth tad a mam ein ysbrydoedd, ond cyflawnder gwirion- 
edd (yr hwn yw Duw) a breswylia ynddynt, sydd heb ddechreu- 
ad, gan fod “ o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb” (Salm xc, 2). 

25. Yn y nef lle ganwyd ein hysbrydoedd, y mae llawer o 
Dduwiau, a chan bob un o’r rhai’n ei wraig neu ei wragedd ei hun, 
pa rai a roddwyd iddo cyn ei waredigaeth, tra yr oedd etto yn 
ei ystad farwol. Pob Duw, trwy ei wraig neu ei wragedd ei hun r 
a gyfyd i fyny deulu lliosog o fcibion a merched; yn wir, ni 
fydd diwedd i gj r nnydd ei blant ei hun^ canys pob tad a mam a 
fyddant mewn cyflwr i liosogi yn dragywydd. Cyn gynted ag y 
cenedla pob Duw lawer o filiynau o ysbrydoedd gwrrywaidd a 
benywaidd, ac y daw eu heiifeddiaeth nefol yn rhy fychan i 
gyfaddasu yn gysurus ei deulu mawr, efe, mewn cyssylltiad â’i 
feibion, a gyfansoddant fyd newydd, yn ol trefn gyffelyb i’r ua 
yr hwn a gyfanneddir yn awr genym ni, lle yr enfyn efe ysbryd- 
oedd gwrrywaidd a benywaidd i gyfausoddi tabernaclau o gnawd 
ac esgyrn. Pob Duw a ffurfia fyd er cyfaddasiad ei feibion a’i 
ferched ei hun, pa rai a anfonir allan yn eu hamserau a’u prydiau, 
neu eu tymmorau a’u cenedlaethau, i gael eu geni i’r unrbyw. 
Gofynir ar breswylwyr y naill fyd barchu, addoli, ac anrhydeddu 
eu tad personol eu hunain, yr hwn a breswyliai yn y nef, yr hon 
a breswylid yn flaenorol ganddynt hwy. 

26. Pan gwaredir byd o’i sefyllfa syrthiedig, ac ei gwneir yn 
nef, yr holl greadigaeth anifeilaidd a gyfodir oddiwrth y meirw, 
ac a ddeuant yn nefol ac anfarwol. Bwyd yr auifeiliaid hyn a 
geir o'r llysiau, a dyfant ar ddaear nefol; o ganlyniad, ni throir 
ef yn waed, ond yn ysbryd, yr hwn a gylchreda yn ngwythienau 


UDGORN SBION. 


333 


yr anireiliaid byn ; gau hyuy, eu hiliogaeth fyddunt gyrff ys- 
ysbrydol, yn lle cnawd ac esgyrn. Fel hyn ysbrydion auifeiliuid, 
adar, a phoh creadur byw, ydynt hiliogaeth yr anifeiliaid, adar, 
a'r creaduriaid pa rai a waredwyd neu a gyfodwyd oddiwrlh y 
noeirw, a pha rai a liosogant ysbrydion yn ol eu priodol rywiog 
aetbau yn dragywydd. 

27. Megys ag y mae y cyrff ysbrydol hyn yn eu holl amryw- 
iaethau a’u rhywiogaethau, yn dyfod yn lliosog yn y nef, y naill 
Dduw a enfyn y cyfrywag y’ntdan ei awdurdod i gyrnmeryd cyrff 
e gnawd ac esgyrn ar yr un byd i ba un yr enfyn efe ei feibion 
a’i fercbed ei hun. Megys ag y mue pob Duw yn lí Dduw ys 
brydoedd pob cnawd," perthynol i’r byd pa un a ffurfia; ac 
megys ag y deil efe uchel lywodraeth drostynl yn y nef, pan yr 
enfyn efe hwynt i fyd tymraorol neu ddaearol, efe a gyflwyna y 
llywodraeth hon i ddwylaw ei feibion a’i fercbed ei hun, pa rai a 
gyfanneddant yr unrhyw. 

28. Pan mae’r byd yn waredigol, y greadigaeth iysieuol sydd 
waredigol, ac yn wneuthuredig o newydd, yo gystal â’r anifel; 
a phan wedi eu planu mewn daear nefol, mae pob llysieuyn yn 
derbyn ei faeth oddiyno; a'r hylif a geir felly a gylcbreda yo 
nawdd-dyllau a cbelloedd neu ddrulliau y babell lysieuog, ac a’i 
cadwa rhag adfeiliad a marwolaeth ; yr unrhyw hylif, yn cylch 
redeg fel hyu, sydd yn ffurfio had ysbrydol, Vr bwn wedi ei blanu. 
a dyf i lysieuyn ysbrydol ; hwn a wahaniaethai oddiwrth y roam 
lysieuyn, yn hwnw nid oes ganddo hahel!. Hwn yw dechreuad 
llysieu ysbrydol yn y nef. Y llysiau ysbrydoi hyn a anfonir o’r 
nef i’r bydoedd daearol, pa le, fel auifeiliaid, cymmeraot bahell- 
au naturioi, pa rai a ddeuant yn fwyd er cynnaliaelh pebyll 
naluriol y greadigaeth anifeilaidd. Fel hyn ysbrydion llysiau ac 
anifeiliaid ydyut liiliogaeth rhieni gwrrywaidd a benywaidd, pa 
rai a gyfodwyd oddiwrth y meirw, neu a waredwyd o gyflwr 
syrthiedig, gyda’r byd ar ba un y preswylient. 

29. Nifer meibion a merched Duw, a anwyd yu y nef cyn 
ffurfiad y ddaear hon, nid yw yn wybodos genym ni. Mae yo 
rhaid eu bod yn ddirfawr liosog, fel y gellir dirnad wrth gymmer 
yd i ystyriaeth y niferi helaelh pa rai a ddaethant o’r nef yn barod> 
&c a boblogasant ein planed ni, yn ystod y chwe mil blynyddau 
a aethant heibio. Swm y poblogaeth yn awr ar y belleu hon, & 
gyfrifir, mewn rhiíedi cyfartal neu grwn, yn fil miliwn. Os cym- 



334 


CHGOIW 8EION. 


roorwn y cyfrífiad hwn yn rhif cyfartal ara bob canrif, am yfpaid 
j aaith rail blynyddau o’i fodoliaeth tymmorol, fe ddaw i fyny i 
drugain a deng rail o filiynau. Yn ystod oes foreuol y byd, yr 
oedd araryw ganrifoedd yn rcha rai yr oedd swra y poblogrwydd 
yo llai nâ’r cyfartaledd hwn ; ond yn ystod y mil blynyddau, neu 
oe» ddiweddaf y byd,bydd y poblogrwydd, yn debygol, yn rhag- 
ori yn rahell ar y cyfartaledd hwn. Trugain a deg rail o filiynao, 
gan hyny,sydd agosrwydd garw i uifer y preswylwyr a fwriadodd 
yr Arglwydd i drigo yn y cnawd, ar y ddaear hon. Gwelir 
oddiwrtb y cyfrifiad hwn, mai ynghylch trugain a deg mil o fil- 
iynau o feihion a mercbed a anwyd yn y nef, a gadwasant ea 
«elyllfa gyntaf, ac a gyfrifwyd yu deilwng i gael y byd newydd 
a wnaed iddynt, yn mha un y caniatawyd iddynt dderbyn cyrff o 
gnawd ac esgyrn, ac fel hyn fyned i'w hail sefyllfa. 

3U. Mae yn rhaid cofio, am drugain a deg tnii o filiynau, pa 
mor fawr byuag yr ymddengys y nifer i ni, nud ydynt ond dwy 
rau o dair o deulu yr ysbrydoedd a genedlwyd cyn sylfaeniad 
r byd : y drydedd ran arall o’r teulu ni chadwasant eu 
dechreuad. Ychwaneger at y trugain a deg rail u filiynau, 
y drydedd rau a syrthiasant, sef pymtheg mil ar hugain o filiyn- 
au, a'r swm a gynnydda i gant a phum mil o filiynau, yr hyn 
oedd nifer cyfagos o feibion a merched Duw yn y nef cyn j 
gwrthryfel yr hwu a dorodd allan yn eu plith hwynt. 

31. Ü6 caniatawn taw un dynsoddiaeth oedd Tad yr holl deula 
uiawr hwn, a’u geni oll o r un Fam, rhaid fuasai i’r cyfnod o am- 
*er a ddaethai i mewu rhwng genedigaeth yr ysbryd hynaf aT 
ieuengaf fod yn aruthrol. Os y tybiwn, fel cyfartaledd, taw ond 
uu fiwyddyn a gyfryngai rhwng pob genedigaetb, yna gofynai 
drostìl o íiynyddau i’r un Fam roddi genedigaeth i’r teulu dirfawr 
hyu. Y gyfrailh a reoleiddia ffurfiad yr ysbryd-rith, a all, gyda 
golwg ar araser, fod yn gwahaniaethu yn fawr oddiwrth j 
«yfuod gofynol er ffurfiad y babe.ll fabanaidd o güawd. Pe 
byddai y cyfnod rhwng pob genedigaeth, yn fyrach ganwaith 
nft'r hyn sydd ofynol yn y byd hwn, yr hyn sydd yn lled anheb- 
ygol, gofynai etto dros fil railiwn o flynyddau i gyfodi i fyny j 
Yath hiliogaeth liosog. Ond megys y mae pelhau nefol, ar lawer 
<• olygiadau, yn gysgodol o’r daearol, mae yn hollol debygol fod 
jr yspaid gofyuol er ffurûad yr ysbryd raabanaidd, yr un hyd 
à’r hynsydd ofyuol yn y byd hwn er trefniaut y babell fabanaidd. 



UDGORM SEION. 


935 

32. O» bu i Dad yr jsbrjdoedd hyn, yn flacnorol i'w waredig 
^eth, sicrhaa iddo ei hun trwy gyfamraod tragywyddo) priodat, 
amryw wragedd, megys y gwnaeth y Prophwyd Dafydd yn ein 
byd ni, y cyfuod gofynol i boblogi byd fyddai yn fyrach, o fewu 
rhyw derfynau, mewn cyfartaledd i rif y gwragedd. Er eng- 
hraifft, "8 oedd can mil o filiyr.au o flynyddoedd yn ofynol i 
boblogi byd fel hwn, feUy gosodwyd uchod, mae yn omîwg mai 
gyda chan gwraig, y lleiheid yr yspaid hwn i un fil miliwn • 
fljuyddau. Gan hyny , Tad, gyda'r hawsderau hyn, a allai gyn- 
nyddu ei deyruasoedd â’i blant ei huu, in«*wn cy fartaliaelh can 
cymmaint uwchlaw y llull, yr hwn ni aicrhaodd iddo ei hun ond un 
wraig yn uuig. Hyd yn hyn, ni lefarasnin ond yn nn<g am y 
«vfartaleOd o gan cymuiaint lel yn gymbw ysiadol at ei blant ei 
hun ; ond yn awr, gadewch i ni ffurfio rhyw feddylrilh gwan 
nra gynnydd u lliosogiad bydoedd a boblogwyd gan ei wyrion, 
dros ba rai efe, wrlh g«rs, a ddaliai awdurdod a Jlywodratth fel 
Mawreddog Balriarch ceuedlaelhau diderfyn ei hiliogHelh. Os, 
allan o holl boblogrwydd y byd gwaredol cyntaf, uiui dim ond 
un filiwn yn unig o feibion a waredwyd i gyflawnder o holl 
freintiau a gogoniaut eu Tad, hwynthwy yn eu tro, yn awr & 
barotuid i liosogi a phoblogi bydoedd, yr un modd á'u Tad, wedi 
eu gwneyd yn debyg iddo ac yn un ag ef. Tra yr oeJd eu Tad, 
gan hyny, yn poblogi yr ail fyd, y miliynau hyn o feibion 
gwaredigol a boblogent uu miliwn o fydoedd. Pob un o’r byd- 
oedd hyn a fyddant yn waredigol a gogoneddedig, ac a ddeuant 
yn fydoedd nefol neu nefoedd. Fel yua y byddai “nef y neí- 
oedd’* yn cael ei cbyfannoddu gan y Mawreddog Batriarcb, a’r 
rhai hyny o r un urdd ag ef ; yu ail, yna y byddui y ddau fyd 
gwaredigol yn cael eu cyfanneddu gan ei blant; ac, yn drydydd, 
yna y byddui yr un filiwn o nefoedd yu cael eu cyfanneddu gan 
ei wyrion. Ni chyfrifasom, hyd yn hyn, ond yn unig ail genedl- 
aelh y bydoedd. Os y dygir y cyfrifiad ynia etto yn mhellach yn 
yr unrhyw gyfartaledd, ceir fod y nifer yn y drydedd genedlaeth 
yn dyfod i fyny i un büiwn, tri miliwn, a thri o fydoedd. Y 
bsdwaredd genedlaeih a boblogui dros driliwn, a’r bummed droa 
bedriliwn o fydoedd; tra y poblogai y ganfed genedlaeth Iwy 
o fydoedd nag y gellid mynegi pe cyfodid un miliwn i’r 
pedwar-ugeinfed a phedwar ar byrotheg gallu ( ninety nini\ 
potunr). Uurhyw rifyddegwr ag sydd yn alluog i gyfrif rhesau & 



336 


LDGORN SEION . 


696 o ffigyrau, a fydd yn alluog i roddi dynesiad agos iawn í 
gynnifer o fydoedd a boblogid gan ddisgynyddion un Tad mewn 
can mil o SJiynau o flynyddoedd, yn ol cy fartaliaeth y cyfartal- 
wch a roddwyd uchod. Yn awr, dyna y cyfuod yn raha un y 
gellid poblogi un byd yn unig gydag un wraig. Tra y lliosogai y 
Patiiarch gyda’i gant o wragedd, fydoedd ar fvdoedd,cyfundraeth 
aa ar gyfundraethau, mwy lliosog nâ llwch holl fodau gweledig y 
bydyssawd, a’u poblogi hwynt â'i ddisgynyddion i’r ganfed gen* 
edlaeth o fydoedd; y llall, yr hwn a 6Ìcrhaodd iddo ei hun ond 
yn unig uu wraig, a wnai, yn yr un cyfnod ond braidd poblogi 
un byd. 

(Tw barhau.) 

(Yr Henuriart Dewl Elfert loues syrtd werti cyfìeithn yr byn a ymrtrteiigy» 
yn y ihit'yn h«n, ac y uiae yn artdaw parbau yn inlaeu líes ei orpheii yu 
fwbl. — Gol.] 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parliad o dud. 320.] 

Eithr “ fe ddylid gwneyd i bobl Utah ufyddhau y cyfreithiau, 
er mwyn gochelyd trychineb rhyfel cartrefol.’’ Gobeitbiwn na 
wna yr offeiriaid a’r golygyddion fyddino yr boll genedl yn eu 
herbyn hwynt. O leiaf, dangoswch iddynt ryw ychydig o dru- 
garedd, trwy eu liysbysu yn gyntaf pa gyfreithiau o eiddo Duw 
neu ddyn a dorasant. Cyn dilëocb eu henwau odditan y nefuedd, 
rhoddwch iddynt un cynnyg er edifarhau a diwygio, trwy ddan- 
fon dynion doeth, a barnwyr, a chyfreithwyr, i nodi allan iddynt 
pa gyfraith o eiddo yr Unol Daleithiau a dorasant, neu pa gyf- 
raith o eiddo Tiriogaeth Utab a droseddasant Os yw yn groet 
i gyfreithiau yr Unol Daleitbiau, i ddinasyddion Utali feddu am 
ledd o wragedd, diau eu bod hwy yn anwybodus o fodoldeb j 
cyfryw gyfreithiau. Ni wnaeth V cyfreithwyr na’r barnwyr a 
ddanfonwyd i’w raysg hwynt, erioed hòni ddarfod i’r Unol Dal- 
eithiau basio unrhyw gyfreithiau ar y pwnc hwnw. A chyda 
golwg ar gyfreithiau taleithiau unigol a thiriogaethau ereill, nid 
yw Ulah yn wybodus ei bod hi yn gyfrifol iddynt hwy. Mae 
pob talaeth a thiriogaeth yu pasio ei chyfreithiau ei hun er rheol» 
ei chyssylltiadau teuluaidd a’i hachosion tufewnol, ac. nid yw 
dan lywodraeth unrhyw un arall. Os yw Utah wedi troseddu 


UDOORN SEION. 


S37 


unrbyw gyfrtìithiau ag y mao hi yn gyfrifol iddynt, bydded i 
farnwyr y Prif-lys a benodwyd i'r diriogacth bono gymraeryd sylw 
o’r unrhyir, a chospi ei dinasyddion trwy y gyfraith. Gwna 
hyn altal M trychineb rhyfel cartrefol,” yr hwn y mae golygydd- 
ion a phenboetbiaid crefyddol mor ofnog yn ei gylch. Gofynwn 
i ddinasyddion y Taleithiau Gogleddol, os gwna eu cyfreilhiau 
taleithiol hwy eu hawdurdodi i reoli llywodraethiad y Taleithiau 
Debeuol o barthed caeth-wasanaeth ? Nid oes gan gyfreithiaa 
taleithiol y Gogledd ddim a wnelont chyssylltiadau teuluaidd y 
Deau. Felly y mae gyda golwg ar Utah; nid yw hi yn gofyn 
ymyraeth unrhyw dalaeth o’r Undeb er ei hyfforddi pa fath lyw- 
odraeth a raid iddi fahwysiadu yn ei gosodiadau deddfwrol ; os 
yw yn dewis mabwysiadu caeth wasanaeth o’i mewu, mae cyf- 
raith corffoliad y Diriogaeth yn rhoddi y rhagorfraint iddí ; os yw 
yn dewis ymarfer ag amledd o wragedd, mae yn meddu yr bawl 
fwyaf annherfynol i wneuthur felly, hyd nes ei gwaherddir gan 
gyfraith ; pe dewisiai i basio cyfreithiau er awdurdodi ei dinas- 
yddion i briodi cant neu saith cant o wragedd, ni fuasai yn 
droseddiad ar on gyfraith, nac ar Ffurf Jywodraeth yr Unol 
Daleithiau. Os yw penboethiaid a dall-bleidwyr crefyddol yn 
anfoddlawn i’r rhyddid a sicrheir gan Ffurf-lywodraeth fawr y 
wlad hon, danfouent i’r Congress am fath gwahanol o lywodraeth 
— un ag a gyssyllta awdurdod eglwysig u gwladol â’u gilydd — uu 
ag a gorffola yuddi y chwil-Jys santaidd er cospi yr holl here- 
ticiaid a feiddiant feddwl neu weithredu drostynt eu hunaiu — un 
ag a gyhoedda reiiì» archiad gwaedlyd er llwyr ddyfetha Saint V 
y Dyddiau Diweddaf pa le bynag y ceir gafael arnynt: byddai 
y fath lywodraeth yn llawer mwy cyfaddasedig i*w dyroun- 
iadau : gwnai y fath ly wodraeth eu salluogi hwy i reoli dros 
gydwybodau dynion trwy y cleddyf, y ffagoden, a’r tân ; gwnai 
y fath lywodraeth eu galluogi hwy i hollol ddinystrio pob cyf- 
eiliornadau a barnau hereticaidd, trwy resymau corfforol, yn lle 
meddyliol. O, raor ardderchog ! mor rhesymol ! mor alluog yn 
ei chymhwysiadau y byddai y fath drefu ar hethau ! O flaen y 
fath resymeg, ni safai y “ Mormoniaid” druain un siawns yn y 
byd ; hwy a gaent eu gorchfygu, eu cigyddio, a’u rhostio yn fyw, 
fel tystiolaeth eglur o’u cyfeiliornadau erchyll! 

Ond i ddychwelyd elto at ein pwnc. Os bodolodd araledd o 
wragedd unwaith yn yr Eglwys Gristionogol, paham nad yw yr 


538 


UDGORR S EION. 


ymarferiud wedi ei gadw yn mlaeu hyd y dydd hwn ? Ai nid 
yw yn brawf na fcdolodd erioed o dan yr Efengyl, oddiwrth y 1 
ffaith na throsgìwyddwyd ef i waered i’n hamser ni ? Atebwn, 
nad yw difodoldeb yr ymarferiad yn mysg cenedloedd Cristiouogol 
yn bresennol, yn brawf yn y byd yn erbyn ei fodoldeb yn oes 
foreuol Cristionogaeth. Nid oes braidd un bras lun o hen Grist- 
ionogaeth, ag sydd wedi ymdreclm trwy yr hir-nos o dywyllwch* 
a chyrhaedd ein dydd ni. Pa'Ie yn awr mae yr apostolion ys- 
brydoledig, y cyfryw ag a nodweddent Gristionogaeth gynteûg ? 
Pa le yn awr mae y liiaws prophwydi Cristìonogol, y cyfryw ag 
a ílodeuent unwaith yn yr Eglwys Gristionogol ? Pa le yn awr 
mae y gweledigaethau, dadguddiadau, prophwydoliaethau, gwein- 
idogaetU angyliou, doniau iachâu, gwyrthiau, a gallu Duw, y 
rhui a hynodent yr Bglwys Gristionog(»l tia yr oedd ar y ddaear? 
Pa ie mae hyd y nod yr Eglwys Gristionogol ei hun wedi bod 
am ganrifoedd ac oesau ag sydd wedi myned beibio ? Nid yw 
wedi bod yn unile ar y ddaear. Os yw holl nodweddiadau 
mawrion, gogoneddu9, ac ardderchog Ciistionogaetb wedi darfod 
— os yw yr Eglwys Gristionogol ei huu, heb fod wedi ei thros- 
glwyddo i lawr i'n dydd ni, pa fodd y gallesid dysgwyl i amledd 
gwragedd, fel ei ymarferid yn yr eglwys hono, fodoli ar ol y 
dinystr cyfi’redinol ? Os darfyddodd swyddi, doniau, a bendith- 
ion pwysicaf yr Efengyl yn y gwrthgiliad cyffredinol, ni fyddai 
yn ddim rhyfeddod pe darfyddai hefyd rai o arferion y Cristion- 
ogion boreuol. 

Ar ol i Eglwys Crist ddarfod oddiar y ddaear, y gwrthgilwyr 
a adawyd a gadwasant yn mlaen etto ffurf dan yr enw o Egiwys 
Giistionogol ; y rhai hyn a gyfnewidiasant arferion i ateb dych- 
ymmygiou eu hunain ; gau wahardd eu hoffeiriaid i briodi, a 
dwyn i mewn weddwdod, a gwyrvf-dai, a miloedd o fyinpwyon 
ac arferion ffol ereill ag na feddyliodd yr Eglwys Gristionogol, 
tra yr oedd ar y ddaear, erioed am danynt. Oddiwrth y gwrth- 
gilwyr di-awdurdodedig hyn, y tarddodd boll eglwysi y byd 
Cristionogol presennol ; y rliai ydynt oll mor amddifad o aw- 
durdod ddwyfol â’r Hindwaid eilun-addolgar. A thrwy eu tra- 
ddodiadau, eu defodau, a’u dycbyramygion ffol, y maent braidd 
wedi llwyr ddileu pob braslun ac arferiad o eiddo Cristionogaelh 
gyntefig oddiar y ddaear. 

Dechreuodd y gwrthgiliad mawr hwn amlygu ei hun yn yt 


ODOOhN BttlON. 


139 


Êglwys Gristionogol, tra yr oedd y r apostolion etto yn fyw, 
Mae Paiil, wrth lofaru am ddyfodiad Criat> yn dywcdyd, “ Ni* 
thwylled neb chwi mewn un rnodd ; oblegid ni ddaw y dydd 
hwnw hyd oni ddel ymadawiad yn gyntaf’ (2 Thes. ii, 3). A 
thrachefn, dywed, 11 canys y mae dirgelwch yr anwiredd yn 
gweithio etsocs ,, (adn. 7). Yr oedd eglwysi gwrthgiliedig yr am- 
■eroedd diweddaf, i fod “ yn angharedig,” “ a i'handdrnt ritb 
duwioldeb, eithr wedi gwadu ei grym bí/’ “ gan roddi eoel i 
ysbrydion cyfeiliornu9. ac i alhrawiaethau cyihreiiliaid ; yn 
dywedyd celwydd mcwn rliagritb, a’u cydwybod eu hunain wedi 
ei serio â haiarn poeth ; yn gwahardd priodi “ yn myned 
rhagddynt waethwoeth, gan dwyllo a cha*l eu twyllo; ,, “ mewn 
cybydd-dod, trwy chwedlau gwneuthur, yn gwneyd marsiandiaeth 
o’r bobi,'’ “ gan droi eu clustiau oJdiwrth y gwirionedd, a’u 
troi at cbwedlau. ,) Yr oedd “gwahardd priodi’* yn un o ddrygau 
penaf y gwrthgiiiad; yr oedd yn cael ei restru gydag “ athraw- 
iaethau cythreuliaid yr oedd yn un o*r athrawiuetl.au mwya f 
effeithiol a allai y diafol ddyfeisio er diwreiddio sylfeini cytn- 
deithas ; er amddifadu pobl Dduw o’u lietifeddiaeth addawedig o 
blant; er croesi bwriadau yr Hollalluog i boblogi y ddaear á’i llawn 
fesur o drigolion; er tori ymaith y gogoniant addawedig i’r ffydd- 
loniaid trwy barhau eu hiliogaeth; er darostwng dynolryw i’r 
un sefyllfa resynol â’r aagylinn syrthiedig eu hunain, y rhai ni 
feddant allu i gynnyddu eu Uywodraethau trwy liosogiad es 
Thy wiogaethau. 

barhau.) 


GALWAD I SEION. 

Ton— “T lie Gipsies." 

Cawi etholedig bobl Dduw, — Dewch, &c., fitc., 

I Seion dêr i fyw ; — 

Gadawn lien Fabel erch o’n hol, 

A’i tlirais a'i gormes yn ei chôl. 

O blith ei swynion ffwrdd yr awn,— Dewch, &c., &c. f 
A gwenau Duw a gawn : — 

Gwnawn etifeddu’r nefol wlad, 

Yr hon ordeiniwyd gan ein Tad, 

Yn drigfa byth i*w siriol Saint; 

O’i mewn ni theimlir unrhyw baint ; 



340 


ÖDGORN SEION. 


Dim tristwch fvdd,ond pawb yn llnn, 

O fewn i’r breswyl freiniol hon : 

Ac yno bydd gwinllanoedd llawn— 

Diwellir ni â’u melys rawn : 

Mor hyfryd dros y dolydd teg 
Fydd peraroglau’r blodau cbweg. 

0 awn cyn delo’r llid dinystriol 

1 etifeddu’r wynfa nefol. 

Merlhyr- Tydjil. John Reynolds, Ieu. 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Meddwdod.— O bob pechod, cymraerwch ofal rhag medd- 
wdod; nid yw pechodau ereill ond ffrwythau serchiadau terfysg- 
lvd, ond y raae hwn nid yn unig yn terfysgu, ond yn alltudio 
rheswm ; pechodau ereill a anmharaut yr enaid, ond y mae bwn 
yn difodi ei ddwy brif pynneddf, sef y deall a’r ewyllys; pech- 
odau ereill a wnant eu ffordd eu hunain, ond hwn a wna y ffordd 
yn agored i bob peehod. Yr hwn sydd mewn cyflwr o feddwdod, 
sydd raewn sefyllfa addas i gyflawni pob pechod. 

Gwylder yn eich ymadroddion a rodda ddyscleirdeb i wirion- 
edd, a bydd yn esgusawd dros eich camsyniadau. 

Gweitiiredoedd canmoladwy ydynt sylwedd, y bywyd dynoì; 
a dywediadau da ydynt ei addurniadau. 

rhinweddau gwraig. 

Gwraig lân, bwyllog, dlos, galonog, 

Ufydd, serchog, byuaws, gu; 

Ostyngedig, dda, fwyn, ddiddig, 

Dduwiol-frydig, gall i mi ; 

Arayneddgar, baTod, hawddgar, 

Jjoew, weithgar yn ei thỳ ; 

Ddoeth, ofalus, aiddgar, drefnus, 

Lon, roeàawus, — b’le ceir hi ? J. R. 


Taliadaü o Mai 13 hyd M ai 19.— Sir Fynwy, £2 ; Llan- 
elli, £5; Sir Aberteifi, £3 lüs; Sir Ddinbycb, £1; Aberam- 
raan, fls ; Georgetown, £1 lls; Pendaren, 3£c. — Cyfan- 
»wm, £13 7s 3§c. 


Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer, Johns Street , Georgetown , Merthyr. 



J. OATIS, ARGRâPFYDD, M ERT H Y R-T Y D FIL. 



UDGORN SEION, 

NIU 

^cmt k c#*atnt. 

Rhif. 22.] MAI 28, 1853. {Cvf. V. 

DIRGELEDIGAETHAU I BREGETHWYR Y SAINT* 

** O ! dywedwch i ni ddirgeledigaethau y dftyrnas!” meddir. 
4Í Ië, dowch i ni glywed am v peth hyn a’r peth arall yn SeioD,' r 
yw y cwestiynau parhaus a lanwant ein clustiau er pan y dych- 
welasom i’n gwlad. Y mae awydd arnora foddio y cyfryw hyd 
y gallom hefyd. Wel, dechreuwn gyda y peth iawn yn gyntaf, a 
dywedwn wrthych chwi, anwyl gyd awyddwyr yn nheyrnas 
Dduw, a cbyd-gyfranogion o offeiriadaeth Iesu Grist, pregethwch 
ffydd, edifeirwch, a bedydd er maddeuant pcchodnu, i bawb yn 
mhob man, ac ar bob amser lle y mae anghen hyny. Hyn yw y 
peth cyntaf, pwysicaf ac ardderchocaf a’r dirgeledigaethau mwyaf 
blasus a rhyfeddol o bob peth i'r gwrandawwr gouest. Heb hyn 
nid oes dim arall a ddywedwn yn cael ei ddymunol effAÌth — dyma 
ein cenadwri a’n braint — hyn yw baich ein dyledswydd i Dduw 
a dynion. I hyn ein danfonwyd — wrth wneyd hyn y cawn fwyaf 
o Y'sbryd Duw pan safom uwch ben dynion. Y mae y ffordd i 
gael maddeuant pechodau yn gymmaint dirgelwch yn ngolwg ein 
cyd-ddynion, fel y mae holl ddoethineb ddynol yr oes boD, a’r 
oesoedd mynedol er ys canrifoodd, wedi methu ei gael allan : 
canys, “ rhyngodd bodd yn noethineb Duw, nad adnabu y byd 
trwy daoethineb [ddynol] mo Dduw.’* Un peth yw bod heb 
adnabod trefn Duw i gymmodi dyn ag ef ei bun, a bod heb ad- 
nabod Duw; oblegid trwy ufydd-dod i’r drefn hono yn unig yr 
adnabyddir Duw. Gwelir, ynte, mai y dirgelwch cyntaf a’r 

pwy9icaf i ni ddysgu i’r byd vw, mai trwy fedydd v mae cael 
oo 



342 


UDGORIf SEION. 


maddeuant a chymmod â Duw. Na feddyliwn fod dígon o hyo 
wedi cael ei bregethu eisoes, bod hyn yn ben beth bellach ; mae 
mor newydd yn awr i’r aughredadyn ag erioed. Y mae dirgelwcb 
arall perthynol i’r wers hon, yr hyn pan ei thraethir yn ei hys- 
bryd a*i ffydd berthynol, a’i gwna yn fwy nerthol nag a fyddai 
holl hyawdledd byd yn ngeneuau ei ddoethion, yr hyn yw y 
wybodaeth a feddwn o’i gwirionedd, — ei dwyfoldeb, yr byn yw ei 
dwyfol rym. Gwyddom fod Duw yn maddau pechodau ein bed- 
yddiedigion edifeiriol — dywedwn byny, ynte, a dywedwn fwy yn 
hyny nag a ddichon dyn o hono ei hun byth ddywedyd. Wele 
ddirgelwch mawr ynte, ac amlygwn ef i’r byd — gorchymyna 
Duw i ni wneyd. Gwyddom i Dduw ein danfon i bregethu y 
drefn hon i gymmodi y byd ag ef, a’i fod yn barod i brofi hyny 
i’n hufyddion, — wele ddirgelwch anghymharol yn ein hoes, ynte í 
a phwy a all beidio tystio hyny a’i hiawn ystyrio î Pwy arall a 
allant dystio hyn uwch ben eu gwrandawwyr, heb rwydo eu hun- 
ain drwy fethu cyflawni yr addewidion a gyflawnir gan Dduw 
yn y drefn hon yn unig ? Y dystiolaetb hon yn yr iawn ysbryd 
o honi, fel trosol dwyfol yn llaw ein Duw, a ddiwreiddia bob 
gau athrawiaelh o bob meddwl gonest — a dora y ddadl yn medd- 
wl y dau-ddyblyg— a derfyna yr amryson ynghylch pob dulliau o 
fedyddiadau drwy ein gwlad, er mor amrywiol y’nt. Gorfodai y 
y dystiolaeth hon Ioan Fedyddiwr gynt i gymhell, ie, i orchymyn 
yn eofn — penderfynol a gwresog holl grefyddwyr defosiynol 
Galilea, anghofiasant eu dadleuon o barthed i’w taenellu, eu 
golchiadau a’u seremoniau yn genllif gyffrous, wrth y miloedd 
rhedasant i’r afon i’w gyfarfod, ni allasent beidio ufyddhau i’w 
orchymyn hwn, o herwydd y gryin oedd ynddo. Felly yr Tesu 
hefyd, a’i apostolion ar ei ol, dyma eu cenadwri ; dyma roddai 
fywyd i’r byd — bebddo ui ellid eu hachub, gwyddent hyn, tystient 
hyny yn ddidderbyn wyneb ; a’r dirgelwch o’u llwyddiant raawr 
oedd, o herwydd eu bod yn dysgu ac yn gorchymyn bedyddio er 
maddeuant pechodau yn nerth yr awdurdod ddwyfol a’u danfon- 
odd, sail eu ffydd i orchymyn hyny oedd yr hyn a feddwn ninnau, 
frodyr, sef y dystiolaeth a feddwn mai dyma drefn Duw, ac iddo 
ein danfon ninnau i’w dysgu. Wele genym ddirgelwch yn ein 
meddiant, ynte, na ŵyr y byd am dano. Dangoswn ef iddynt ar 
bob achlysur a chyfle ; 'ie, chwiliwn am achlysuron a chyfleus- 
derau i’w amlygu i bawb. Pa ddirgeledigaethau gwell i’w ham- 



UDGORN SEION. 


343 


lygu, nà bod “ t tfysor htvn mewn llestr pridd’’ unwaith etto yn 
«in gwlad — gan bwy y mae, a’r modd i’w etifeddu gan oreill. 
Onid ara ytrysorliwn y mae’r byd crefyddol yn chwilio? lë, 
roeddant hwy eu hunain, a thystia eu diwydrwydd a’u hymroadau 
gyda eu capeli costus, a phob peth arall o’u crefyddau, eu mawr 
awydd am ei gael ; a diau pe credent mai yn ein meddiant ni y 
mae y perl anmhrisiadwy ag y chwiliant gymmaint am dano, y 
coâeidient ef wrth y lluoedd fel trysor y trysorau, a’r gwerthfawr- 
ocaf gan eu lieneidiau. Wel, frodyr, a gadwch chwi y fath drysor 
yn ddirgelwcli yn hwy ? O na, pregethwn y dirgelwch hwn fel y 
dylera, a chredai miloedd etto ein tystiolaeth, ac yna llawenhaent 
am ddarfod i chwi bregelhu “ dirgelwch teyrnas Dduw’* yn eu 
clustiau- 

Nid ystyriai ein Iliachawdwr y dyn a ddywedai ei fod yn ei 
garu ef, ac yn ganlynwr iddo yn well nâ’r diffydd, os gwrthodai 
brofi ei gariad ato drwy ei ufydd-dod i’w fedydd ef. Unrhyw 
oediad anghyfreithlawn i fedydd a arddangosai wrthodiad o fadd- 
euant. Felly yn awr yn ngolwg Duw yn gywir. Dylai yr ordin- 
had bwysig bon a’r dirgelwch cyssylltiedig â hi gael eu hamlygu 
beuuydd o flaen llygaid byd, a’i swnio yn nerthol yn nghlustiau 
ein gwiandawwyr. Pan yr ymadawer oddiwrth yr athrawiaeth 
hon at rywbethau a yetyrir yn ddirgeledigaethau mwy poblogaidd 
a deuiadol i’r byd, yraedy ysbryd ein swydd oddiwrthym at y rhai 
a bregethant hyn. Dichon y lleill ymffrostio o’u pregethu tref- 
nus a phoblogaidd, eithr gyda yr hwn a draelha genadwri ei 
Dduw y preswylia yr Ysbryd yn nertbol, a thrwyddo ymddys- 
glaeria doethineb a gogoniant trefn yr iachawdwriaeth i’r ym- 
chwiliwr am dani, yr hwn, yn ol fel ei derbynir gauddo, a chwala 
y niwl o’i feddwl fel tarth o flaen y boreu wawr, ac a lanwa ei 
enaid hiraethog â llawenydd y nef. Frodyr, gwyddom ni mai gwir 
hyn oll — ni ŵyr y byd mo hono; ein dyledswydd ni, ynte, yw 
amlygu y dirgelwch hwn iddynt yn mbob dull a modd ag y 
gallwn, ac yn mhob ymdrecb gyfreithlawn, üuw, ein danfonwr, 
a’n cynnorthwya. Eithr os ni a esgeuluswn ein dyledswydd hon, 
er mwyn unrbyw ddirgeledigaethau ereill, y mae un a’n barna — 
a’i farn Ef fydd gywir. 

Gweddiwn lawer am ddoethineb i ddeal! y dull a’r modd 
mwyaf argyhoeddiadol, deniadol a chymhelliadol i wneyd hyn ; 
eithr o bob cymbwysderau, esiamplau cydfynedol â’n tystiolaetb 



344 


CDGORN SEION. 


yw yr efieithiolaf i lwyddo. Trwy ein sobrwydd, ein gonest- 
rwydd, ein diweirdeb, a'n santeiddrwydd dieilhriad, gorfodwn y 
byd, ie, hyd y nod ein gelynion, i gyfaddef fod ein tystiolaeth yn 
gysson, yn rhesymol, ac ni allant wadu ei hysgrythyroldeb — ac 
i'w phrofì a’i clinel yn wirionedd iddynt eu hunain. Gan ddynion 
sy'n tystio pethau mor bwysig ag sydd genym ni, dysgwylir am 
gyfiawnder cyferbyniol yn y fochedd. Gan rai sy'n addaw 
bendithion mor santaidd, rhesymni, vr edrychir am eu heffieith- 
iau rbinweddol yn ein santeiddio ni. Y neb o honom ni, ynte, 
a roddo i’r byd flrwythau annheilwng i’w broffes, ac i’r addewid- 
ion a ddyry i ereill, a faga iddo ei liun drwy liyny fwy o gyf- 
rifoldeb nag a allo ateb iddo, oddieithr iddo edifarban ; ac y 
mae ei gyfrifoldeb i’w gyd frodyr yn yr offeiriadaeth, o herwydd 
ei gwartbruddo hi yn fwy nag y dymunwn i fod yn atebol drosto. 
Frodyr anwyl, cofiwn, craffwn beunydd — argraffer ar lecbau ein 
calonau, fel nad anghofiom byth, roai “ cyd-weithwyr Duw ydym 
ni”— mai temlau glân ddylai fod genym i Ysbryd Duw breswylio 
ynom yn wastadol — mai“os haloga neb deml Dduw, Duw a 
baloga hwnw.” Gwae y neb o honom ni a ymddygo yn groe9 i’r 
alwedigaeth ddwyfol â'r hon ein galwyd. 0 ! mor anweddus, 
gwarthus, ie, ysgeler fyddai gireled yr un person yn tystio hedd- 
yw ei fod yn was i Dduw — yn bedyddio ei gyd-ddyn er madd- 
euant pechodau, ac y fory yu cyllawni pechodau ei hun ' 
Heddvw uwch ben ei gyd ddyuion, a doelhineb ddwyfol yn dylifo 
fel mêl o'i enau, ac wed'yn ei weled yn y tafarndỳ a gwirod 
meddwol yn dylifo i lawr trwy yr un genau hyd feddwdod ! 
Heddyw yn pregethu cjfiawnder mor gadarn â phe yn sefyll 
ar ben Sinai, ac y fory yn gormesu ar dlawd anghenog efallai 
am ychydig doeyiis ! Gwelir byn yn rahlith crefyddwyr ein byd 
weithiau er syndod i’r natur ddynol; eitbr na ato Duw i un 
byth o’i weision ef. a ddanfonodd ar genadwri drosto i achub 
dyn, i roddi y fath esiamplau o flaen neb. Na weler neb o 
honom yn eistedd yn eisteddle y gwatwarwyr, y meddwon, putein- 
wyr, na dim o anfoesol fucheddau trigolion Babilon, yw fy 
ngweddi i yn barhaus. 

Ond, digon bellach, efallai ar y dirgelwch yna, serch fod llawer 
iawn yn ychwaneg o ddirgeledigaethau yn ymguddio fel mewn 
blwch dwrfol, yn y drefn ogoneddus hon, sef ffydd, edifeirwch, a 
bedydd er maddeuant pechodau, nag sydd wedi ei ddangos etto i 



CDGORN SEION. 


346 


ì Dcb ohonoro, efallAÌ ; eithr cofier fod Duw yn aros i dJadguddio 
dirgelwch ei llwyddiant hi, pan yr ymegniwn ni i’w hiawn 
bregethu, ei hiawn weinyddu; a phau y llwyddwn gyda ni ein 
hunain i’w hiawn fyw yu ei holl lwybrau. 

Ntw Caslle St., Mcrthyr. D. Jones. 


CYFIAWNDERÎ 

IIir-ymarhous fuom i gredu fod anghen ar blant Duw i gael eu 
dysgu drwy y wasg, beth yw cyfiawnder , ar ol y mawr bwys a’r 
hir bwys a osodir ar yr anghenrheidrwydd • gyfiawnder yraarferol 
yn mhob dosparth o’r eglwys, ac mewn cyssyllliad â phob dyled- 
swyddarall; er hyny, achwynir /od rhai a broffesaut Santydd- 
iaetb wedi ymfudo heb dalu eu dyledion, a chyhuddir y cyfryw 
gan y byd o fod wedi ymgyfiawnhau o dan guchl eu crefydd, yn 
efelychiad o’r Israeliaid gynt yn dianc gyda meddiannau yr 
Aiffliaid! O ffnlineb! syndod os Saint, ar ol gwisgo yrenw am 
noson, a gredodd y fath anghyfiawnder am gyfiawudcr! O’r hyn 
leiaf golchwn yr ystaen yna oddiar ein crefydd, trwy ein 
gweithredoedd croes credaf, ac hyd hyny dywedaf, “ Nid felly y 
dysgasom ni Grist" ychwaith. Ystyria y Saint fod yr hwn a elo 
o’r wlad hou i un arall, yn enwedig a elo oddiyma tua Seion— y 
wlad lle, o lioll wledydd y byd, y mae gorseddle amherodraeth , 
cyfiawuder yn cartrefu yn nghalonau pur ei pbreswylyddion, yn 
ystaenio ei gymroeriad yn warthus yn ngolwg ei frodyr yma; ac 
ystyrir fod ei anghyfiawnder yn mwyhau, ac nid gwisgo ymailh, 
gan bellder nac aroser, ganddynt hwythau yn Seion. Gwell gan 
rai ychydig bunnoedd ná’u henw da— eu crefydd, na’r oll a 
addewir ganddi ; ac er mwyn ychydig arian, fel Judas gynt, 
gwarthruddant y grefydd anwyl hono, yr hon ni pbetrnsa eu 
brodyr ag sydd yn ei hiawn brisio, aberthu eu holl, i'e, eu 
bywydau, pe raid,fel ag y gwuaelh ei Hawdwr mawr hi o'u blaen 
er mwyn ei hanrhydeddu. Gwrthoda y Saint arddel perthynas â’r 
adyn a bara y fath fawrwarlh ar eu henw anrbydeddus ; a'r an- 
edifeiriol a’i gwna, a gyfiawn alltudia ei hun o’u héglwys a’u 
hymddiried yn ddios. Ni lwydda y cyfryw yn y byd hwn, a gwn 
na ennilla y fath beth, nac un anghyfiawnder, iddynt enw da 
nac ymddiried neb o weisiou Duw yma, nac yn Seion. Beth! a 



34 Cf 


UDGORN SEION. 


ddysgwylir iddynt hwy yno, gyfiawnion-wyr — tadau i’r Saínt 
drwy y byd yn yr Arglwydd, gymmeradwyo yr byn beth sy’n 
dwyn gwarth ac erlidigaeth ar y grefydd a ystyriasant hwy yn 
deilwng o’u hymroad am fiynyddau lawer hyd lwybrau geirwon 
a gorthrymus byd, i'w dal i*r gwynt, fel y safon o gyfiawnder 
ymarferolP A foddhêir hwy â’r hyn sy’n dwyn erlidigaeihau 
trymion ar, ac yn rhwymo yn dỳnach fytb gadwynau heiarnaidd 
Babilon am eu brodyr a*u chwiorydd â arosant ar ol ? A gym- 
hellant hwy yno eu brodyr i fyned dros y byd i bregetbu i’w cyd- 
ddynion, ac ar yr un pryd boddloni i’r hyn sy’n rhwystro dynion 
gonest i ufyddhau i’r grefydd hono ? O na, fe siomir y truan a 
geisia ymguddio o dan y gochl rawn yna i dwyllo ei gyd ddynion 
o’u hiawnderau, pan yr elo o flaen y frawdle hono. O barthed 
i’r hen chwedl a fynych draethir, sef fod raor gyfiawn i’r Saint gym- 
meryd arian, neu ddira arall o eiddo ereill, ag oedd i’r Israeliaid 
gymmeryd eiddo yr Aifftiaid, ni chredwn fod un o’r Saint mor ddwl 
a hyna. Ni fyddai mwy cyssondeb i wneyd hyny nag a fyddai i’r 
Saint aJeiladu arch yn awr, o herwydd ddarfod i Dduw orchyra- 
yn i Noab adeiladu arch yn ei amser ef — iddynt adeiladu tŵr i 
fyned i’r nef, o herwydd i’r ynfydion hyny adeiladu tŵr Babel. 
O na, ni chredwn fod y Saint y fath bobl â hyna, hyd nes y clywn 
hwynt ar hyd mynyddoedd Cymru yn ysgrechain drwy gyrn 
hyrddod, o herwydd i Dduw orchymyn hyny gynt wrth furiau 
Jerico. Un o brif arwydd-eiriau y Saintyw,“ Ufyddhau i bob 
gair a ddaw allan o enau Duw,” yu eu hoes a’u hamser eu hun. 
Prif nodwedd yr oruchwyliaeth a roed i’r Saint y w, cael gorchym- 
ynion gan Dduw drwy ei Ysbryd yn gyfatebol i'w hamgylchiad- 
au presennol hwy ; ac nid fel y gweddill o’r byd, dibynu yn 
unig ar yr hen orchymynion a roddwyd i’r Israeliaid ac ereill o 
dan amgylchiadau yr oesoedd mynedol. 

“ Gwnewch i arall fel y dymunech i arall wneyd i chwi,” yw dysg- 
eidiaeth ein Hathraw cyfiawn ni ; ac O, nad argrefììd ar lechau 
calonau — üaddarllenid mewn llythyrenau euraidd yn mucheddiad 
pob Sant — a gwynfyd pe gorfyddai byd i addef trwy ein cyfiawn- 
derau ymarweddol, mai “ yr hwn sydd yn gwneuthur cyfiawnder 
8ydd gyfiawn,’* trwy fod yr holl Saint hyd y bo ynddynt yn talu 
eu cyfiawn ddyledion i'r byd, ac i’w gilydd. Wrth siopwyr, 
marchnadwyr, crefftwyr, mawr a bach,yn eofn dywedwn, a beidd- 
iwn wrth-brofiad, nad oes tueddiad o’r radd leiaf mewn un 



t'DGORN 8EION. 


347 


«gwyddor gynnwysedig yn ein crefydd i ddysgn, nac i esgusodí 
neb o’i hufyddion rhag talu eu cyfíawn ddyledion, eithr hollol 
groes i bob eithafion, fel y mae y neb a esgeulusa neu a wrthoda 
wneuthur cyfiawnder â’i gyd ddyn, yn fforffetu ei hawl i’w 
rbagorfreintiau hi. Nid oes gorchymyn o’i mewn i ddyn gyfranu 
at ei hachosion hi, geiniog o arian a bertbyna i arall yn gyfiawn. 
Nid trwy anonestrwydd yr adeilaia Duw deyrnas ei Fab. Nid 
drwy yspeilio y naill, y cynnygia Efe grefydd i’r llall; nac 
ychwaith ar gost teimladau neb, na thrwy ormes ar neb, y 
dymuna eu cynnorthwy. Ewyllys rydd yw un o brif gynnysg- 
aethiadau creadwrol ein Tad nefol i’w blant daearol — effeitbiau 
rhinweddol ei gwirfoddol gymhelliadau hi a wobrwya Efe. Am 
yr oll o’i gweithredoedd anymddibynol hi, y rhaid i ni roi cyfrif 
i’r cyfranwr o honi. Fe’n cospir ueu’n gwobrwyir am bob ysgog- 
iad o’i heiddo hi a dim yn amgen. Hebddi peiriaunau y’m ni ; 
ni fydd barn a’n profa ; gweler, ynte, fawr werth, ac iawn ddef- 
nyddier ar bob cyfie yr anmhrisiadwy ròdd o ewyllys rydd ! 

Os hon a’n cymhella i gadw cyflog y cyflogedig oddiwrtho— 
arian ein cyfiawn ddyledwr oddiarno, neu unrbyw anghyfiawnder 
arall, cofier fod ei rhoddwr hi yn digio, fod brawdlys ei eglwys 
yn gofyn iawn am dano, fod dynoliaeth i’r dyoddefydd yn am- 
ddiffynydd, a’i enaid yn gofyn iawn am ei rwystro i’r wir eglwys. 
P*y a dala ? 

Os yn ewyllysgar o’r ocbr arall y cyfrauir er hwyluso am- 
canion Duw yn mlaen, er unrhyw ddaioni, pwy yn fwy nà’r 
gwirfoddol gyfrauwr a feda o ffrwyth ei lafur? Os haelionus yr 
hauir, yn gyferbyniol medir. “ Eithr,” medd rhywun, “ ofnaf y 
cam-ddefuyddir fy nghyfraniadau i, onide byddwn fwy haelion- 
os.” Atebwn, os o ddymuniad da at achos Duw y cyfrani, nad 
pa ddefnydd a wneir o’th gyfraniadau, ni cholli di dy wobr am 
anghyfiawnder arall, os gan Dduw, yr hwn o gydwybod y cyfrani 
iddo, y dysgwyli y tâl ; canys cyfiawn fydd iddo dy wobrwyo 
di, serch iddo adael i arall gam-ddefnyddio dy rodd. 

Gan fod y Saint yn proffesu crefydd mor gyfiawn — yn gobeithio 
cael, cyn hir, fyned i Seion, i blilh y pur o galon — cynawnion y 
byd, hyderwn y profant hyny drwy dalu eu dyledion, ac yn en- 
wedig drwy wneuthur cyfiawnder â’u cydwybodau yn mhob peth, 
a thrwy esiamplau o gyfiawnder i’r byd, trwy symud y rhwystrau 
o'u. ffordd, a’u cymhell i deyrnas Dduw, lle y cânt, ac y dysgant 



348 


CDGORN SEION. 


wneyd cyfiawnder. Yna, pan ymadawent bydd dylanwad den- 
iadol i’w dilyn, a’u cydnabod a ddywedant, “ Pobl gyfiawn yw j 
Saint ; cyfodwn. ac awn ar eu hol, i’r lle y mae cyfiawnder yn 
preswylio.” 

New Castle St ., Merthyr. D. Jones. 


DEGWM. 

Hawddach amgyffred na desgrifio yr olygfa odidog ar y lliawa 
•iriol-wenawg — o bob cẁr o diriogaethau y“ fêl wenynen,’ > a lan- 
wasant eu hadenydd â phûr awelon y u mynyddoedd tragy wyddol’* 
— fel pe eu sugnid gan swyn-arogl pêr flodau paradwysaidd ardd. 
I’r un man, ar hafaidd foreu y 6fed o Ebrill, cyfarfyddant i gyd ! 
Pwy yw y rhai’n ? Saint y’nt, foneddig a gwreng; y dirfawr lu, 
oll yn siriol wênu. Cly wch, bêr fiwsig, fel pe holl deulu y nef yn 
canu ! adleisia dalpiawg gopäau y mynyddoedd tragywyddol 
glodydd i’w Duw! Yr offer cerdd, oll, am yr uchaf eu llais, 
clywch ! drwy yr awyr lâs a adleisiant, “ Hosanna Hosanna i 
Dduw, ac i’r Oen, yn oes oesoedd. Amen.” Beth sy’n bod ? Y 
dydd, yr hynod, y dedwydd ddydd a ddaeth, a’r boreu a wawr- 
iodd; meibion a merched Duw wrth y miloedd a ymgasglant 
ynghyd, a gosod y maent sylfaen Teml newydd i’r lôu; 'ie, teml 
newydd etto yn “ Nyffrynoedd Ephraim.” Sefydliad conglfeini 
hon — bynod gyfnod ! a hir gofir gyda mawr obaith a chaniadau 
pèr, nid gan drigolion presonol Utah yn unig, eithr hefyd, mwyn 
genir henffych i’r deml hon gan holl wasgaredigion Seion drwy 
y byd — iddynt oll perthyna. Ail gofiant y w mewn cylch daearol 
am yr hynod gwrdd cyntefig, “ pan gyd ganodd sêr y boreu,’’ ac 
y llamasom oll gan lawenydd ar osodiad conglfeini daear fach i 
ni i ymgnawdoli a phreswylio ynddi. Ni’n hysbysìr faint fydd 
ei hyd na’i lled — praffder trawstiau — maint na rhif ei cholofnau 
anfertholion — nac uched i’r nef y treiddia uchel benau heirdd- 
ion dyrau y deml hon. Gadewir i ni yn unig ddychymmygu 
ardderchawgrwydd ei gorseddau, gwychder ei haddurniadau, a’r 
fawreddig olygfa a fydd i’w holl garwyr hi. Eithr hyn a wyddom, 
ac yn y wybodaeth hon ymlawenhawn, sef, mai ei dybenion hi yw 
er dysgu holl ffyddlawn blant Seion yn hol) gyfraith eu Duw — ea 
cynnysgaethuâgwybodaethau am ddirgelion teyrnas Dduw — selbfc 



ü DGORN SEION. 


319 


iddynt hwy trwy iawn weinyddiad ordinhadau santaidd, eu hiawn- 
derau personol fel plant Duw ; eu ìiiawnderau teuluaidd yn ol cyng- 
hor Duw, fel cangenau heirdd o’i deulu ef, i fod,i bob tragywydd- 
oldeb mewn cyflawn twynhad o holl fendilhion y cylch hwnw, — 
o barthed i rieni a phlant, a’u haddasu i bythol fwynhad anllyg- 
redigaeth a gogoniant. Hefyd, gwyddom mai yn y deml hon y 
cylymir cylymau tragywyddol annattodadwy rhwng anwyliaid 
daearol — perthynasau, a’r byw a’r meirw, mewn llawer roodd na 
ddichon tafod draethu, na chalon dyn anmhrofiadwy ddychym- 
mygu. Gwyddom hyn oll, a mwy hefyd, meddwn, er cysur i’r 
hiraetbog Saint. Clywsom fod roaintioli ei chyntedd allanol yn 
cyunwys deg erw o dir gwastad yn nghanoi y ddinas, wedi eu 
amgau â mur cadarn yn ugain troedfedd o uchder ; a mesurais 
ystlys-bostau a chapau ei phedwar portb pedair-onglog, y rhai 
y’nt o feini naddedig heirdd,ac yn pwyso tua cbwe chant o dun- 
elli eu hunain ; dyna ryw fath o allwedd i farnu mainlioli y 
cyutedd nesaf i mewn, hyd oni cheir gwell. Osoesrhywun yn 
dymuno gwybod 

PA DDEFNYDD A WNEIR O ARIAN Y DEGWM ? 

Dyma yr atebiad yn barod iddynt ; o honynt adeiladir hnn i 
ddechreu, ac wedi hyny defnyddir y gweddill i adeiladu teml, 'ie, 
tcmluu ereill wed'yn ; canys erbyn hyny bydd eu llwyr anghen 
gan y lliaws a ddaw o blith holl genedloedd y byd “ i fynydd tỳ 
yr Arglwydd,’’ i ddysgu ei gyfraith, fel y rhodiont yn ei lwybrau 
— fel y cynnysgaether hwy a’u beiddo, a’u meirw hefyd, â phoh 
cymhwysderau anhebgorol er eu haddasu a’u galluogi i sefyll a 
mwynhau o gyfiawnder iachawdwriaeth “ meibion Duw,’’ pan y 
daw eu teilwng Frenin i’w pîith ; yr hyn beth a gymmer le cyn 
yr â yr oes na’r genedlaeth hon heibio, onide fe siomir miloedd 
heblaw ni. “ Pa le y mae addewid am ei ddyfodiad,’’ ebe plant 
y byd o hyd ; eithr “ byddwch chwithau barod, canys yn yr awr 
ni thybioch y daw Mab y dyn,” ebe efe ei hun drwy ei Ysbryd 
wrth ei Saint. Yrabarotown, ynte, drwy gytlawni ein gwaith yn 
y byd, ac vna ymfudo i Seion, ac adeiladu iddo Deml; “ canvs 
“ yr Arglwydd, yr hwn yr ydych chwi [Saint y Dyddiau Diwedd- 
af yn unig] yn ei ddysgwyl ar frys, a ddaw i’w deml.” Ni ellir 
gwneyd y darpariadau hyn heb lawer o arian ; ni ddysgwylia y 
Saint mai y rhai sydd yno yn unig a ddylai adeiladu y demL, 



350 


UDGORÎ* S2I0N. 


heb eu cynnorthwy hwy. Pa fodd y dysgwylia neb fwynhau y 
doml wedi myned yno, a wrthodant gynnorthwyo i’w hadeiladn 
hyd y gallant? Hyn yw y defnydd goreu a ddichoa neb wneyd 
o’i arian ; canys Seion y w ein cartrefle arosol — dinas ein cyfar- 
fod; yno sugnir bryd a serch y gonest galon; yno anfoner ein 
rhoddion yn mlaen llaw i ddarparu teml i ni erbyn yr elom yno 
i’w mwynhau, Na ofned neb gyfranu ati, rhag ofn y cam-ddef- 
nyddir eu degwm ; caiflF pob un gyfrif cywir o’r hyn a gyfrana 
yma; trosglwyddir hyny wrth eu henwau yno er eu cymmerad- 
wyaeth hwy a'u hachau bythol : canys “ hâd y cyfryw nid ang- 
hofir, a’u plant ni adewir i gardota eu bara.” Ni cham-ddefnyddir 
y degwm yno ychwaith, canys gofalir dros yr cll gan ddynion 
cyfiawn a medrus, dyben ac awydd mwyaf y rhai yw adeiladu 
Seion , ac nid adeiladu eu hunain ar gost ereill. Nid yw y I.lyw- 
ydd Young na’i Gynghorwyr, na neb o’r Llywyddion yn Seion, 
yn cael hyd y nod eu hymborth, na dim o’r degwm, nac yn ei 
geisio ar a glywais i; eithr o’r ochr arall, gwn eu bod yn rhoi 
eu holl amser a’u hymdrecbion at wasanaeth y cyhoedd heb dal 
gan neb. Pa fodd y cynnaliant eu teuluoedd ? meddir : atebaf 
eu bod yn cario yn mlaen alwedigaethau tymmorol megys ereill, 
gyda eu meddiannau eu hunain — yn cyflogi ereill i wneyd eu 
goruchwylion hwy. Gwn eu bod hwy, hyd y nod Brigham 
Young, yn talu degwm o’r oll a gynnyrcha ei dir a’i anifeiliaid 
mor barod a chywir â neb dyn arall yn y dyffryn. Nid er mwyn 
cynnal touluoedd neb mewn gwychder na cherbydau y gwarir y 
y degwm yn Seion, eithr at yr byn sydd o gymmaint defüydd i 
bob cyfranwr ag i neb arall. 

Gofynir i ni weithiau pa swm a ofynir yn ddegwm ar y Saint 
yn Nghymru ? Mewn gair, atebed eu cydwybod byny i Dduw, 
ac yna boddlonir pawb. Y gyfraith yw y degfed ran o’r oll a 
fedda dyn pan y delo i’r eglwys, a’r degfed o’r cynnydd. blynyddol 
wedi hyny. Ewylljs rydd yw llywydd y dyn yu hyn fel yn 
mhob peth arall : gan mai Duw yw ei wobrwywr , efe fydd ei 
farnwr. Diau fod llawer o Saint yn y wlad hon yn gweithio yn 
ddiwyd er cynual eu hunain a’u teuluoedd ag ymborth a dillad, 
teimlid yn fwy o elusen i gyfranu i’r cyfryw, nâ cbymmeryd oddi 
wrthynt. Etto, y raae Ilawer a allant gyfranu lieb niweidio eu 
bamgylchiadau ; a’r rhoddwr haelionus hefyd at waith Duw, a 
fendithir gan Dduw yn ol ei baelioni. Cydwybod pob dyn, ynte, 


UDGORN 8E10N. 


3ôl 


yv ei Dder/ymwr, ac nid ofleiriad y plwyf, y bailiff \ n&'r swyddog 
eglwysig ; a’r hwn na allo dalu degfed, yna nid oes degfed 
ganddo; neu yr hwn nid yw ond braidd cynual ei hun a’i deulu, 
ni ddysgwylir ganddo. Ond íe ddysgwylia Duw, a'r holl SaÌDt, 
i'r neb a alJo wneyd, yr oll a allo er adeiladu y deral ucbod, ac 
yna ei blant a'i eppil a fendithiant ei goíTadwriaeth ar ei ol hyd 
byth bythoedd. 

A r ew Castle St ., MerHiyr . D. Jones. 


PA FODD I ENNILL DEDWYDDWCH. 

Mae pob dyn sydd yn feddiarmol ar synwyr cyffredin, yn am- 
canu at wneyd neu ennill dedwyddwch iddo ei bun, er nad yw 
pawb yn dewis yr un gwrthrychau er sugno dedwyddwch oddi 
wrtbynt. Pe raeddyliem ara bob dosparth a sefyllfa o ddynion, 
yn grefyddol ac anghrefyddol, maent oll yn eu gwahanol ffyrdd 
yn amcanu at ennill dedwyddwch iddynt eu hunaiu. A yw yn 
rhesymol i feddwl fod meddwou, lladron, twyllwyr, &c., &c., yn 
bwriadu ennill dedwyddwch iddynt eu bunain, pan yn cyffawni 
eu drwg weithredoedd ? Diammau eu bod; meddyliwn ara yr 
oferddyn, er engbreifft, pan fyddo gofld yn ei orddiwes, aiff at ei 
gyfaill, gan ddweyd ei helyDt wrtho, ac yna ânt i’r dafarn, gan 
ddweyd, “ Cawn getyo dedwydd yno ond nid ydynt yn ystyried 
y byddant yn dyblu eu gofid yn ol llaw wrth wneulhur byny. 
Felly hefyd nid yw y lieidr yn aracanu ennill iddo ei hun gosp 
mewn carchar, pan yn cipio ei ysglyfaeth, ond ei fwriad yw 
ennill iddo ei hun ry w gysur neu ddedwyddwch oddiwrtho ; er y 
dichon iddo gael ei siomi, etto nid yw hyny yn difodi yr amcan 
dechreuol. Hawdd ydyw profi fod y dosparthiadau uchod a’u 
cyffelyb yn amcanu at ennill dedwyddwch iddynt eu hunain ; 
ond meddyliwn fod hyny yn ddigon eglur i’r darllenydd heb 
ddweyd ychwaneg, gan nad byny yw ein prif ddyben wrth y6- 
grifenu yr ysgrif han. 

Yr ydym fel bodau rbesymol wedi cael ein gosod mewn sefyJl- 
fa ag sydd yn rhaid, cyn % y gallwn gael dedwyddwch naturiol, ei 
ennill i ni ein hunain ; ac er ei ennill, rhaid yw gwrteithio y 
synwyrau ag y’m wedi gael gan Dduw i’r dyben hyny. Dylem 
ystyried, fel bodau rhesymol, natur a chanlyniadau ein holl 



362 


CDGORN 6EION . 


weithredoedd, mewnol ac allanol, rhag wedi llafurio y bydd y 
canlyniadau yn gyfryw, ag a ddygant ofid yn lle dedwyddwch. Ni 
a ddylern ystyried fod ein holl ysgogiadau a’n hymddygiadau yn 
gyfryw ag sydd yn gadael eu hargraff ar eu hol, a bydd y cyfryw 
argraffiadau yu sicr o fod yn dwyn gofid neu ddedwyddwch i’n 
mynwesau pan wnawn edrych ac adfyfyrio arnynt, oblegid hwy 
a fyddant yn ddigon eglur. Megys y cloddia’r ffrwd ei ffos yn 
yn ddaear, y cerfia y diferyn dwfr ei ôl yn y pridd dan y bargod, 
ac y minia y tònau ddannedd y creigiau ar làn y môr; felly y 
mae ein gweithredoedd a’n bymddygiadau ninnau yn gadael eu 
hargraffiadau dyfnion ac annilëol ar eu bol ; ac os byddant wedi eu 
cyflawni genym yn unol â’r egwyddorion o gyliawnder a gwirion- 
edd dwyfol, bydd y canlyn^iadau yn rhinweddol, ac achosant i’r 
gweithredydd lawenydd a dedwyddwch ; ond os cyflawnir y 
gweithredoedd oddiar egwyddorion gwahanol, bydd y canlyn- 
iadau, o ganlyniad, yn ofidus a thruenus iawn ; oblegid megys 
ag ymae cyssylltiad rhwng gwreiddyn a’r ffrwyth, felly mae undeb 
annattodadwy rhwng gweithredoedd a’r canlyniadau. Yr hwn a 
fyfyriaar y pethau hyn, a wel mai ei ddyledswydd arbenig yw, 
dweyd a gwneuthur yn unol âg egwyddorion cywir y nef, fel ag 
y bydd i’r canlyniadau ddyfod allan yn flagurog o ffrwythau 
toreithiog a arddangosant rinwedd, purdeb, a gonestrwydd, pa rai 
a wnant greu o’i fewn gysur a dedwyddwcb. 

Mae y fath gyssylltiad rhwng yr enaid a’r corff, fel nas gall y 
naill deimlo yn ddedwydd os na fydd y llall mewn eyflwr o 
ddiogelwch. Ac felly cyn y gall dyn fwynhau graddau helaeth 
o ddedwyddwch pur, yr hwn a gyflwynir trwy Ysbryd Duw, rhaid 
iddo fod mewn sefyllfa o ddiogelwch, enaid a chorff. Mae 
llawer dyn yn llafurus iawn yn ymdrechu ennill iddo ei hun a’i 
deulu gysuron tymmorol, pa rai sydd yn anghenrheidiol, ac er, 
wedi eu cael, pan wna gofio fod yn ei feddiant enaid — bôd anfar- 
wol, sydd heb fod mewn sefyllfa o ddiogelwch, mae y dyn, er yn 
gyfoethog o bosibl, yn teimlo ei hun fel pe mewn byd o anned- 
wyddwch. Er hyny, mae da a defaid, tai a thiioedd, yr holl 
drysorau sydd ar, ac yn y ddaear, yn roddion oddiwrth Dduw er 
cysur i ddyn; ac etto, yn gyffredin, y dynion a feddant y cyflawn- 
der mwyaf o lionynt, yw y rhai mwyaf annedwydd. Pa fodd mae 
hyny yn bod ? Os mai rhoddion o eiddo Duw i ddyn ydynt, er 
«ìi wneuthur yn ddedwydd, pa beth yw yr aohos fod y rhai a’u 



UDGORN SEION. 


353 


meddant yn fwy annedwydd nag ereîll ? Awdwr trefn yw Duw, ac 
felly ni roddodd Efe yrhoddion hyn i ddynion, heb roddi trefn i’w 
defnyddio a’u ceisio; gan hyny, os ceisir hwynt yn anghyfreith- 
lawn, nid oes dedwyddwch i’w ddysgwyl gyda eu rowynhad. Pa 
drefn a roddodd Duw i’w ceisio, fel ag i ateb y dyben daionus 
o’u rhoddiad ? Y mae Duw yn dysgwyl i ddyn wneyd dewisiad 
o’r bendithion godidocaf yn gyntaf, ac nid yn ail beth. Danfon- 
odd Duw ei Fab anwyl i’r byd i sefydlu ei deyrnas ardderchog, 
yr hwn, pan ddaetb, a ddysgodd ddynion, gan ddywedyd, “ Eithr 
yn gyntaf ceisiwcb deyrnas Dduw, a’i gyfiawnder Ef, a’r boll 
bethau byn a roddir i chwi yn ychwaneg” Dyna y drefn, sef 
“ ceisio yn yyntaf deyrnas Dduw, a’i gyûawnder ef,” ac wedi 
hyny “ yr holl bethau hyn a roddir i chwi yn ychwaneg,” sef y 
rhoddion neu’r bendithion a soniasom aradanyntyn liaenorol. 
Eglur yw, mai y prif achos o fod y cyfoethogion,yn gyffredin, yn 
fwy annedwydd yw, o berwydd eu bod yn ceisio cyfoeth yn 
gyntaf, ac yn ei wneuthur yn beth blaeuaf yn eu meddyliau, 
gan adael cyngbor yr Iachawdwr yn ddisylw, sef “ceisio yn 
gyntaf deyrnas Dduw,”&c. Gan hyny, ddarllenydd, os wyt yn 
ewyllysio bod yn ddedwydd, gwna geisio yn gyntaf deyrnas 
Dduw, a’i gyfiawnder ef, yna bydd yr anfarwol enaid sydd yn dy 
feddiant mewn cyflwr diogel ; bydd heddwch rhwng dy Dduw a 
thi, a bydd dy gydwybod yn dawel wrth feddwl am y farn ; ac 
felly wrth barhau i rodio wrth y rheol hon, mae addewid y digel- 
wyddog Un yn dweyd, “ yr holl bethau hyn a roddir i chwi yn 
ychwaneg canys yr hwn a adawa dai a thiroedd, &c., o’r neilldu, 
gan fyned a chanlyn Crist, neu geisio yn gyntaf deyrnas Dduw, 
yr hollbethau hyn a gaiff yn ychwaneg, neu efe a dderbyn y can 
cymmaint ar a adawodd. Ac felly yn ol yr addewid hon, dyna 
reol i ddyn fod yn ddedwydd — cael teyrnas Dduw yn ddiddosfaü, 
fel na fydd achos iddo ofni rhag y llid a fydd — a cbael yr “ holl 
hethau hyn yn ychwaneg,” er cysur a dedwyddwch iddo. Ac 
felly, gyfaill, neu frawd anwyl, cofiwn fod pwys mawr yn 
addewidion a deddfau Duw. Yr hwn sydd yn gadael teyrnas 
Dduw yn ail beth, sydd yn diystyru cynghor Duw trwy ei Fab, 
ac yn amddifadu ei hun o’r dedwyddwch nefol a thragywyddol a 
fwynheir yn awr gan deulu Duw ar Seion dir. Y Saint sydd yn 
nyffrynoedd y mynyddoedd, yw y bobl mwyaf dedwydd dan yr 
holl nefoedd. Paham ? Gadawsant dai a thiroedd ffrwythlawn, 



354 


5D00RN 6EI0N. 


dinasoodd a phentrefi heirdd ; do, gadawsant bob peth er ceisio 
teyrnas Dduw, a’i gyfiawnder ef.” Er iddynt yraadael â'u faoll 
feddiannau wrth geisio y deyrnas hon, etto sugnant en dedwydd- 
wch o'r nef, trwy ffydd yn enw Mab Duw; deuai atynt genadon 
(i wlad y gwawl, sef yr ysbrydion gn asanaethgar, oedd yn cael 
eu danfon i weini i’r rhai a adawsant bob petb, o herwydd ceisio yn 
gyntaf deyrnas Dduw. Cyflawnasaut y cynghor ucbod; ond 
nid hir y buont cyn derbyn yr addewid gyssylltiedig, sef “ yr 
holl bethau hyn yn ychwaneg.’’ Yn awr, meddant ddedwyddwch 
pur o’r nef, yr hwn nad oes diwedd iddn. a gwyn fyd y sawl a'i 
meddo. 

Nid gwaedoliaetb uchel sydd yu addasu dyn i dderbyn o'r 
rboddion dedwyddol hyn, ond yr onest ei gaion, yr hwn sydd yn 
rhodio wrlh reol berffaith y Duw da, ac nid wrth gynlluniau 
gwael plant y byd liwn. Felly na fydded i neb o’r Saint ddigal- 
oni, gan feddwl eu liunain yn rhy wael i gyrhaedd yr ystâd dded- 
wyddol ag sydd yn aros ffyddlawn frodyr Iesu. Cofiwn, er ein 
bod yn dlawd, fod Duw yn galw arnom, gan addaw i ni etifedd- 
iaelh deg, mewn gwlad sydd well nâ hon„ Na feddylied neb fod 
eu gonest-oruchwylion yn rhy wael i Dduw edrych arnyut; 
oblegid daeth yr ysbryd ar Eliseus, er mai aredig yr oedd ; Dafydd 
oedd yo bugeilio, ond gwnaed ef yn frenin ; annerchwyd y bugeil- 
iaidgan angylion,er mai gyda eu gorchwyl yr oeddynt, a bachgen- 
yn o galon bur, a dymuniad am wirionedd, oedd Joseph Smith, heb 
lawer o dda y byd hwn ; ond cafodd ei neillduo gan Dduw yn 
Brophwyd mawr yn ngoruchwyliaelh cyflawnder yr amseroedd. 
Efe a geisiodd yn gyntaf ac yn tìaenaf o bob peth, deyrnas 
Dduw a’i gyfiawnder ef. 

Y mae llawer yn addaw ennill dedwyddwch iddynt ei hunaín 
ryw amser etto ; oud mae Duw yn galw yn awr. Addawa 
llawer o’r Saint fod yn hynod o ffyddlawu wedi myned i Seion, 
ond yn awr yw llais Duw fyth. Y mae dedwyddwch i’w fwyn- 
hau wrth ffyddlawn gadw gorchymyniou Duw. Mae llawer a'u 
holl fryd ar fod yn hyddysg mewn ieithoedd, ffìgyrau, celfyddyd- 
au, gwyddiantau ; gwybodaethau seryddol, moryddol, daearyddol, 
ynghyd ag ereill a allem eu nodi, a boddlonant ar y dedwyddwch 
a ennillant oddiwrth y rhai hyny. Y mae gwybod y pethau yna 
yn dda, ond ni ddylid eu gadael yn flaenaf o bob petb, o herwydd 
rhaid “ceisio yn gyntaf deyrnas Dduw, a’i gyûawnder ef,” cyn y 



IIDGORN SEION. 


355 


g&ll dyn fod yn ddedwydd mewu amgylchiadau ag a ddaw i’w 
gyfarfod. Pa gysur fydd deall y rulc oj three , fractions , cfcci- 
ma/s, equation, a geometry , pan fydd yr Arglwydd yn dyfod 
gyda myrddhrn o’i saint, i wneuthur barn yn erbyn pawb nad 
adwaenant Dduw, ac nad ydynt wedi ufyddiiau i efengylei Fabef 
Iesu Grist,’’ neu wedi“ceisio yn gyntaf deyrnas Dduw?” Pa 
beth y w bod yn hyddysg yn ngwaith Virgil, Cicero, Demosthenus, 
Homer, a Herodotus, pan yn sefyll o flaeu gorseddfainc y Duw 
mawr, os na fyddwn wedi ein geni o ddwfr ac o’r Ysbryd, fel y 
gallom lefain, Abba Dad, a bod yn alluog i ddweyd pan ddaw yr 
Arglwydd ar gymylau’r nef, “yn wir tyred Arglwydd íesu ?” 
Credwyf fod y gwybodaethau uchod yn dda, ac yn angenrheidiol, 
ond nid ydynt yu ddigonol i ddwyn dyn i heddwch â Duw. Nid 
oes dim drwg pe gallem ateb am hydred a lledred gwlad neu 
ynys bell ; a phe boflem edrych ar Iau a Sadwrn, a T u modrwyau 
a’u lleuadau, ni fyddai ddrwg, ond peidio eu gadael i fod yn 
flaenaf ar ein meddyliau ; oblegid eiu dyledswydd flaenaf yw, 
“ ymdrechu o blaidyffydd a roddwyd unwaitb i'r saint ; **“ ceisio 
yn gyntaf deyrnas Dduw,’* a deall pa beth yw, a pha fodd mae 
bod yn dduwiol, — ceisio yr Ysbryd, fel y gallom ddeall pethau 
Duw, oblegid “ mawr yw dirgelwch duwioldeb,” mwy nas gall 
doetbineb ddynol gael allan, heb Ysbryd Duw, yr hwn sydd yn 
dwyn i’r cof y pethau a aethant heibio, ac yn mynegu pethau 
sydd i ddyfod.” Yna, wedi ymdrechu o blaid y ffydd, a cheisio 
yu gyntaf deyrnas Dduw, yr holl bethau hyn a gawn yn 
ychwaneg, er ein dedwyddwch, nes y deuwn i wybodaeth Mab 
Duw. Ac yna, beth fydd problems Euclid a principia Newton, yn 
ymyl dysg yr hwn fydd wedi dyfod i wybodaeth o FAB DUW ? 

Tre Sior, Merthyr . Thomas Harries, 


EM YN. 

Mae ’r deyrnas ar ei cbynnydd, 
Er raaiut yw llid y ddraig ; 
Ac er cyfrwysdra’r bwystfil 
Sy'n wrio’r butain-wraig, 
Cyflawnir llef yr angel, 

Pan syrtbio Babel fawr, 

A’r bwystfil ar ei orsedd 
A’i fawredd dros y llawr. 



3d6 


UDGORN SEION. 


Ceir gweìed plant y nefoedd 
Mewn ystafelloedd clyd ; 

Pryd hyn bydd ineibion belial 
O dan ryw dreial drud : 

Pan gaiíf y prophwyd liwnw 
Ei fwrw i dân yn fyw, 

Addefir fod y Seintiau 
Yn meddu doniau Duw. 

Robert Evans. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Effaitii dweyd yn ddrwg am un. — Os dywedir am lawer 
o bethau drwg noewn dyn, tueddir ereill i sylwi yn fanylach ar ei 
vmddygiadau ; ac os na cbeir ynddo heblaw gwendidau cyffredin 
y natur ddynol, y canlyniad a fydd credu ei fod yn meddu ar 
ryw ragoriaetbau sydd debyg o guddio a chymylu doniau ei 
athrodwyr. 

Eldsen. — A mryw a gyfranant i’r t'awd a’u gofyno; ond y 
mae gwir elusen yn chwilio am yr helbulus ; oblegid, mynych y 
ceir aughenus yn rhy ofnus i ofyn, yn cuddio ei dylodi, ac yu 
goddef mewn distawrwydd. 

Bachgen cyfrwys. — Aeth bachgen yn ddiweddar at arddwr, a 
gofynai “ Ai nid garddwr oedd eich tad ?’* Atebai yntau “ Ië.” 
“ Cafodd ei dransportio ond do” — “ Na ddo,’* ebe’r garddwr, “ nid 
oedd onestach fy nhad yn y wlad.’’ “ Do,do, fe gafoddj’roeddai’r 
bacbgen, “ cly wais fy mrawd yn darllen y treial, iddo yspeilio 
gwr boneddig; cafodd ei dransportio, ac ni fu byth lewyrch ar neb 
o'r teulu. , ’ — Ac yna, rhedwyd ar ol y bachgen, ac at y fam yr 
aethant. Gwedi i'r fam alw y hachgen i gyfrif, dywedai, “ Onid 
oedd fy mrawd yn darllen boreu heddyw am Adda, ac yn dweyd 
mai hwnw oedd ein tad ni gyd.” 


Taliadaü o Mai 20 hyd Mai 26.— Rymni, £1 6s 3§c ; 
Merthyr, £1 6s ; Pontytypridd, 16s; Aberamman, 3s. — Cyfan- 
8wm, £3 1 ls 3|c. 

Galwn sylw ein darllenwyr at draethodau rhagorol Capt. 
D. Jones yn y Rhifyn hwn ; byddant yn fywyd a nerth i bob 
gonest galon a’u darlleno, neu a glywo eu darllen. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer , Johrìs Street , Georgetown , Merthyr. 


t. D A Vl 9 , ASORAFFYDD, M ERT HYR-TYDFIL. 



UDGORN SEION, 

NBU 

&trnt k átotnt. 


Rhip. 23.] MEHEFIN 4, 1853. [Cyf. V. 

RHIETNYDDIAETH 

T N UANFODOL, AN ÜEBGOIIOL, A N WRTIÎ W YNEBOL, A GREDDFOL 
BRIODOLEDD MEffN DYNOLIAETH, 

A brofir fjan ci h rffeitiiiau buddurjol, ei chijfreithiau anianyddol , 
ci deddfau dwj/fol, a’i diderfyn barhad. 

IJn o brif ddybenion crcad ein rhywiogacthau yn y byd hwn, 
yxr er cenedlu hiliogaeth o fodau fel ein hnnain ; tynghed dragy- 
wyddol pa rai, wedi fltyddlaiTn gadar cyfreithiau eu cyJch daear- 
ol, fyddai, trwy rinweddol eífeilhiau adgyfodiad en “ Brawd 
hynaf,” gael anfarwol, anllygredig gyrff /el yr eiddo yntau, a 
bod yn fythol “ dehyg iddo.” I’r mawr-waith hwn, crewyd yn 
ein rhieni cyntefig — cynnrychiolwyr ein rhywiogaethau, gyn- 
neddfau pwrpasol, anhebgorol, pa rai ni allasent fod i un dyben 
arall amgen nag i eppilio. Nid dirywiad yn y natur ddynol yr 
ystyriwn y cymhwysderau hyn, eithr creadigol ac auhebgorol 
aDghenrheidiol er eppilio ein rhywogaeth ar y ddaear, a pbres- 
wylio y “ trigfanau tragywyddor* â bodau nefolaidd yn yr “ un 
ffurf a delw’’ â Mab Duw. liebddo buan peidiai dynoliaeth, íe, 
pob bywyd crëedig a beidiai a bodoli, a dyrysid amcanion cread- 
wrol ein Duw. 

Mae rhieinyddiaeth yn anhebgorol, meddwn, i liosogi ein 
rbyw, er cyfartalu difrodaeth ryfelawg, a pbob bywyd-ddi- 
nystrydd arall, ie, nngeu ei bun, a’i holl offerycau marwoldeb; a« 
y mae yn cyflawni ei amcanion mor gyflym yn hvn nes, er 
23 



35 » 


UDGORN SEÍOlf . 


RW'aethaf hoîl ddyfeisiadau bywyd ddinystriol ei wrthfrynebydá 
“ cryf ac arfog,” tra chyflyma ei ordeiniadau Ef, a lliosoga yr 
eppil er gwaethaf rhwysg ei wrthwynebol ddyfeisiadau— heria ei* 
ymffrostrwydd i ddiddymu ei rywogaeth. Y rhywogaeth a amlha f 
y ddaear a boblogir , er eì waethaf í 

Y fath ganlyniadau mawreddog, caniynol i rag-ddarpariadau 
mor hunan-eglur ! Doe, gwelid gwlad yn anial beh drigianydd, 
heddyw dechreuant ymboblogi, ac yn mben ennyd gwelir tai, 
trefydd, a dinaaoedd yn orlwythog gan fywyd dedwyddol ! 
Plana bailau dynoìiaeth ar ynysoedd anial, a buan eu gorlwythir 
à hiliogaeth nes gorlenwi eu glenydd. Anfona ei hiliogaeth 
anturus i gyffiniau y pegynau rhewog; yno eppiliant er gwaeth- 
af echryslonrwydd gwrthdarawol eithaûon oerní, ystormydd, 
a thymbestloedd. Yn y man cyfannedda y cylchoedd llosgadwy 
— amrysona i liosogi ei rywogaeth er gwaethaf pob gwrthwyneb- 
ydd, oer neu boeth — -üià oes a’i lluddia, eppilio a wna serGh 
toddi i lesgedd, a llosgi yn ddu yn yr ymgyrcb ! Yn mhob man, 
dan ba amgylchiad bynag ag y gall bywyd ymgrafangu am fod- 
oldeb, yno y ceir yr egwyddor genedlol fywydol boD yn heidio 
ei rhywiogaeth i “ eppilio a llanw y ddaear,’’ hyd nes y hydd yn 
Uawn ! Oni buasai yr egwyddor eppiliol hon, neu ei chyffelyb, 
huasai ein daear er ys llawer dydd yn anial annhrigiannol, heb 
enaid byw ond ein rhieni cyntaf — ddeu-ben brigwyn, i fwynhau 
ei llesiant a’i gorfoledd. Anifel, bwystftl, ehediad, ymlusgiad, 
blodeuyn, a phob glaswelltyn, y’nt oll, fel ninnau, yn ddyledus. 
ar barhad eu hadau a’u bodoliaeth ar wyneb paradwys Duw, i’r 
egwyddor hanfodol, anhebgorol, sef eppiliol hon; heb yr hon 
ni fuasai ond y ddau gymhar cyntefig Duw-grëedig: a buasai 
yr holl ddarpariadau o ddwfr, awyr, a daear, er cynnaliaeth, yn 
ofer-waith i gyd. Yr holl deyrnasoedd bwystfilaidd, auifeilaidd, 
pysgaidd, ehedogaidd, ymlusgiadaidd, a llysieuaidd, yn phiioa- 
ophaidcl a gyflawnasent fesur eu cylchoedd, mae yn wir j eithr am 
eppilo, nis gailasent byth bytboedd ! 

Ped ystyrid rhyfeddol gynneddfau ail-gynnyrchiol àaearol, yn 
eu dosparthiadau llysieuawg, ffrwytbawg, ac anifeilaidd, tra y cyn- 
nyddir ymddibyniaeth dynoliaeth ddyfodol á’u rheidiau ychwan- 
a P^ed olrheinir hi yn ei holl cbwyldroadau a’i hanfodau 
priodol, ardderchog a gwenog, sicr yw nud ymddangosai mewn 
«nrhyw ystyriaeth oi heiddo, gywreÌDÌach,-doethach r nac ar- 



UDGORN SEION. ^>9 

'òáercbocíicli ogwyddor greadwrol o waith yr Hunan ddocth n 
greodil yr oll, nag a yinddengys yn yr iawn ddealllwriaeth o 
rieinyddiaelh ; ac r.i wyddom am ddim ag sydd yn fwy tueddol i 
pynnyddiud dyn, îe, y r/n/icoffaeth mown dedwyddwch, nâ lliosog- 
iady yn y byd hwn a’r hwn a ddaw. Dyraa begwn hanfodoi 
dechreuol dedwyddwch dyu ara amser ac i dragywyddoldeb — y 
myrddiynau dirif, megys cysgodau a fo, y railiynau presenuol y 
sydd, heblaw y, pwy u ẃyr faint etlo a ddaw i’n daear ni, oll, ydynt 
gangenau o’r boncyff rhieinyddiaethol dechreuol, drwy y briodas 
ddwyfol; raue eu fl'rwythau, a’u lilodau peraidd, a’u llysiau hardd 
yn tarddu o’r gwrciddyu hwn. Ol mor ddcdwyddoi a’i hiawu 
ddeallo, ynte! 

Ychwaith, dywcdwn. nad yw yr hyn sydd o’r fath fawr amcan, 
\'e, yn lianfodol i fodnliaelh y rhywogaeth ddynol, wedi ei adael i 
•ddewisiad ein rhywiau ei wneyd ai peidio, nac ychwaith y inodde i 
gwneir,ond gorfodir ef arnora drwy orfodaeth creadigol ein nalur 
yn unwrthwynebol ordeiniedig. “ Aralhewch a lliosogwch” sydd 
orchyraynedig gyfraith reddfol yn ein holl natur, — argrafledig 
fywydol yn ein gwreiddiol gyfansoddiadau . Oni bai hyn, dyn — 
yr oll sy’n fyw, yn fuan a beidient a bodoli! Megys pe creasid 
ef yu araddifad o archwaeth neu newyn, wedi ei adaei i fwyia 
pan y cymhella ei gynneddfau ereill ; ni wybuasai eisieu bwyd, 
neu wedi deall hyny, esgeulusai fwyta am dyddiau o*r untu ; neu 
gallasai fod yn rhy gybyddlyd, nou yn rhy brysur wrth bethau ereill 
i fwyta, hyd nes y buasai farw o newyn, oni bai fod hyn yn gyn - 
neddf greadigol yn ei fodoliaeth. Felly hefyd o barthed i anadlu, 
cysgu, yraresyrau, &c. Pa nifer o honora ein hunain a fuasai 
lieb ein geni, oddieiihr fod y gynneddf genedlol greadigol hanfod- 
ol yn ein rhieni ? Ac heb gymbelliadau hon, pwy o honom a 
gymmerai arno yr holl gost, y draflTerth, a’r gofid canlynol i fagu 
plant? Nid Un o filoedd, debygwn, yn enwedig o famau. Di- 
ddymer y gynneddf hon o ddynoliaeth, ac ammheus yw a wDelai 
yr hiliogaeth bara un genedlaeth i garioyn mlaen y fasgnach ag 
y mae yr egwyddor lion yu gorfodi y byd drwy araser i’w 
wneyd. Weithian amlwg yw, ddarfod i’r ddoethineb hanfod- 
ol, i’r iawn drefniad o rieinyddiaeth, ac eppiliad, greu ynddo 
yr egwyddor yn hanfodoî ac yn rlian o’i fodoldeb, fel trwy ei 
\veithrediad bywydol drwy gymhelliad hon y cytìawnai brif 
aracan ei fodoldeb-. 



360 


CDGORN SEION. 


Cjmhwysir y gynneddf hon i’r cynneddfau tadcl a mamol 
roewa gwrryw a benyw, a hwylhau iddvnt hwy, fel ag y roae 
ysgogiad y naill yn galw yr unrliyw i weithrediad yn y llall, a 
hyn o herwydd cy fathrachrwydd y naill at y llall. Coriadyry yr 
achos cynhyrfiol i’r gynneddf bwrpasol i eppiliad ein rnywogaeth. 

Cariad , — gwreiddiol, naturiol gariad, yn ei burdeb hanfodol, 
wedi ddeíTro i weithrediad drwy pymhelliad ei chyfathrachydd 
deniadol mewn purdeb dyben, yn itnig a ddichon iawn gytìawni 
deddfau y cylch hwn. Angylion a g'arant, ag ydynt gariadus, a’r 
rhai a garant fwyaf, ydynt debycaf yn hyn i Dduw, o herwydd 
“ Duw cariad yw.’* Ac nid yw yr egwyddor hon yn hollol an- 
adnabyddus i ddynoliaeth. Ffurfia ran o’i chyfansoddiad gwreidd- 
iol. Ac nid oes neb hyd yn hyn yu hollol aroddifad o’i melysder 
a’i swyniaeth. DiíTodder y llusern hon o enaid dyn, ac ni bydd 
yn ngweddill ond afiuneiddiwch diflas. 

Eithr, diolch i ddoeth drcfnydd naturiaeth, y mao yn aros yn 
y natur ddynol “ gyfaill a lyna yn nes nâ brawd.” Mae cwlwm 
cryfach nâ bywyd : sef, yr undeb enaid hwnw a gyssyllta galonau 
yn annattodadwy, ac a waea i'r pleid au a’i medda, deimlad, ystyr- 
iaeth, a lianfod o “ un cnawd.” Cywir gariad, tydi santeiddiaf 
ffynuonell o bob dynol ysgogiad. Tydi frenines ddysclaeriaf 
daear — liaul danbeidiaf ein natur, rhosyn perciddiaf daearoldeb! 
Cysurydd a santeiddydd dyn ! Tydi wyt fywyd ac enaid benyw. 
Cyfoethog dlws gweddilliol Paradwys! Tydi Baradwy9 dy 
hunau! O ! ein áoelh Grewr, pwy na ddiolcha i ti am greu ynom 
gynneddf mor nefolaidd, mor angylaidd, raor ddwyfol A hon, 
am fwynhad o ambell ddefnyn o’r môr didrai o berffeithrwydd 
nefoleiddiwch ei hun ! Nid yw aur Ophir, neclar Eden, na 
daearol ragoriaethau, ond uiân scr i’r haul hon. Etto, O! maddeu 
i ddynolryw y cam-ddefnydd o honi — adfera, ail blana y llysieuyn 
dwyfol yn ngardd dynoliaeth, a meiihrina ef megys cynt â 
hyfryd awelon nef, nes y perarogla fel yn nyddiau yr Iôr .drwy 
gyffiniau ein paradwys uinnau yn awr. Yn enwedig na weler 
hyth etto ardd briodasol y teulu dynol heb ei flodau peraidd. Na 
feiddied arall arweinydd arwain y ddwy-hlaid eppiliol i’r byd pri- 
odasol. Dadwreiddier y wyllt wiuwydden a ffugia y ffrwyth 
dwyfol hwn o’n d.iear, a phlauer yn ei lle un o’r gyntefig hâd, a 
dim na’th briodo, vvr, â gwraig, ond puu a chywir gariad. 

Newcastle St., MerUtyr . D. Jones. 



UDOOUN SEION. 


361 

CYN-FODOLDEB DYN. 

[Pailiad o dnd. 3.JC.] 

33. PoB tad a rydil gyfreilhiau i’w deulu, yn gyfartal i’r gradd 

0 wybodaeth a feddiannir ganddynt. Y cyfreithiau a roddir i 
gyfranu y meddylrithiau o uuiondeb ac anuniondeb i ysbrydion 
mabanaidd, ydynt o natur rawy syml nâ’r gyfran a drefnwyd er 
llyuodraethiad ysbrydion wedi y cyrhaeddont y wybodaeth hon. 
Y raae gan bob cyfraith ei phriodol gosp yn gyssylltiedig â hi, yn 

01 nutur y gyfraith a’r swm o wybodaeth a feddiannir gan y 
bodau y rhai a fwriadwyd eu llywodraelhu ganddi. Y cospedig- 
aethau neu’r ceryddun ar ysbrydion raabanaidd neu ieuengaidd, 
tra yn dysgu gwahaniaetliu rhwng rhinwcdd a drygioni, nid 
ydynt raor llyradost â’r cyfryw a roddir ar ysbrydion anufydd, y 
rhai yn barod a gyrhaeddasant yr amgyíTredion rhai’n. Wedi 
dysgu natur uniondeb ac anunioudeb raewn rhyw bethau, rhoddir 
cyfreithiau yn dysgu iddynt eu dyledswyddau tuag at eu rhieni 
a thuag at y naill y llall fel brawd a chwaer yshrydol,a thuag at 
angylion y rhai ydynt weision eu rhieni, a thuag at DJuwiau 
ereill a’u plant, a’r gweision a gartrefant yn y nef. IIefyd,bydd 
Tbai ysbrydicn luwer mil yn henach nâ’r lleill; ac, am hyny, o« 
buont yn ddiwyd yn sylwi ar y cyfreithiau a roddwyd iddyut, 
hwy a fyddant yn mhell rawy deallus nâ’u brodyr ieuangacb. 
Er enghraifft, lesu, gan fod yn “ Gyntaf-anedig pob creadur,” a 
gawsaì lawer o ölîynau o flynyddoedd o brawf mewn ychwaneg- 
iad i’w frodyr ieuengach, gau ddarbod iddynt oll gael eu cenedlu 
gan yr un Tad. Yn awr y cyfryw a enid yn fuan ar ei ol Ef, a 
gawsent yn agos yr un faint o brawf. Ac y mae yn rhesymol i 
feddwl i’r ysbrydion rhai’n gael eu rhanu yn ddosparthiadau, yn 
ol eu hoed uV wybodaeth a ennillasant trwy ufydd dod i gyfreilh- 
iau eu Tad, a bod gwersi o byfforddiad wedi eu rhoddi i bob dos- 
parth, ac ŵtto cyfreilhiau uwch i gael eu dadguddio, i'w llywod- 
raethu hwynt; ac fel y byddai cynnydd eu gwybodaeth, felly y 
cynnyddai hefyd eu hatebolrwydd. 

34. Y cyfnod gofynol o amser i addysgti ysbrydion a ym- 
ddengys yn barhad llawer mwy nâ'r cyfnod penodedig i ni yn 
«in hail sefyllfa. Mae yn rhaid fod rhai o’r ysbrydion henaf 
wedi bodoli nliynau o flynyddoedd yn eu sefyllfa gyntaf, cyn 
sddynt gael y fraint o ddyfod i’r byd hwn. Yn awr, yn ystod j 


ÜDGORN SEION. 


169 

cyfnod dirfawr hwn rhaid eu bod wedi cael cyfleusdra helaetb o 
òdytod yn ddy/n-ddysgedig ỳn holl gyfreithiau bodoldeb ysbryd- 
ol. Gan breswylio yn rohresennoldeb eu Tad, a chan gael 
dyfodfa at ei holl weision, yr angylion, a’r breintiau o gymdeith- 
asu â’r holl Dduwiau pa rai breswylient yn yr un Nef, a pha rai 
ueddynt o’r un urdd â’u Tad, rhaid eu bod wedi cael cyfleusderau 
er cyrhaedd liysbysrwydd yn rohell tuhwnt i uu peth a fwynha- 
wyd yn y prawf hwn. Yu yr ysgol oruchel hono cawsant y 
cyfleusderau o ymofyn â’u Tad yr oll yn nghylch yr elfenau o 
ba rai y gwnaed y bydoedd, a pha fodd y gweithreda yr elfenau 
hyn ar y naill y llall, ac mewn perthynas i hoîl anfeidrolrwydd 
y eyfreithiau pa rai a roddwyd i’w llywodraethu hwynt yn eu 
gweithrediad, eu cyfundebau, eu hundebau, a’u trefniadau ; ae 
yn fanwl, rhaid eu bod wedi cael eu dysgu yn holl gelfyddyd a 
gwyddoriaeth o fyd-wneuthuriad. 

35. Yr oedd rhyw bethau, pa fodd bynag, y rhai nas gallasai 
yr ysbrydion hyn eu dysgu tra yr arosent yn eu sefyllfa gyntaf, 
nis gallasent ddysgu teiroladau a syniadau ysbrydion corffoledig 
roewn pabellau o gnawd ac esgyrn. Y dychyrorayg am y teim- 
ladau a’r syniadau rhai’n, nis gellid eu cyflwyno iddynt trwy 
ddysgeidiaeth, na thrwy un rooddiou ereill pa bynag. Nid gallu 
iaitli nac arwyddion a allai roddi iddynt y dychymroyg mwyaf 
pell am danynt. Meddylddrych ara y teiraladau byny a ellir 
eu cyrhaedd yn unig trwy brawf gweithredawl Gallesid eu des- 
grifio iddyut am filiynau o oesau, ac etto heb eu llesoli yn y 
cytìwr o’u profi drostynt eu hunain, nis gallant byth ffurfio un 
dychyroraygo burthed iddynt. Gellir eglurohyn drwy dybied am i 
blentyn gael ei eni rnewn daeardỳ,lle na chaniaiawyd erioed i'r 
peledryn lleiaf o oleuni fyned i mcwn. Gallai'r baban hwn dyfu > 
fyny yn ddyn, a’r peiriannau o welediad yn berffaith ganddo, ond 
ni fyddai ganddo un dychymrayg beih bynag aro y syniad o 
welediad — ui allai ffurfio un amgyffrediad arn oleuni, neu am 
harddwch amryüw o oleuni, er y gallasai y syniad hwn gael e> 
ddesgrifio iddo ara gan mlyneJd, elto nid gallu iaith a allai gyf* 
Iwyno iddo y dychymmyg gwanaf am goch,neu wyrdd, neu lâs, 
neu felyn, neu un peth arall yn gyssylltiedig â’r syniadau cyn- 
nyrchiedig gan oleuni. Y teiraladau rhui'n a ellid eu dysgu yn 
unig trwy brawf gweithredrtwl ; y pryd hyny, ac nid cyn hyny k 
y byddai yn gwybod rbywbeth ara dano. Felly, yn gyffelyb* y 



ÜDGOUN SttON. 


tnâfc llaweT o deìmladau a syniadnu yn cyfodi oddíwrlh gyssylli- 
ìad agoa ysbrydion â chnawd ac esgyrn, a cllid eu dysgu trwy 
brofìad yn unig. 

36. Y mae dau wahanol fathau o wybodaeth : nn math a gyr- 
haeddir oddiwrth reswm ac adfyfyriad, o ba un, gwirioneddnu 
hunan-brofedig ydynt y sylfaen; y llall a ennillir trwy syniad a 
phrofiad. Y meddylrithiau perlhynol i*r raath cyntaf a gyr- 
haeddir trwy gymharu gwirionedd & gwirionedd ; oddiyma en 
crrhaeddir gan ysbrydion yn y dulì hwn, a gellir eu cyfranu 
iddynt yn annibynol ar brofiad. Y meddylrithiau am y math 
olaf nis gellir eu cael trwy reswm ac adfyfyriad ; dysgir hwyot 
yn unig trwy brofiod. Y’sbrydion gan byny a allant fyned yn 
tnlaeo i’r radd uchaf o wybodaeth mewn rhyw bethau, tra mewn 
pethau ereill rhaid iddyot aros yn anwybodus hyd oní osodir 
hwynt mewn amgylchiadau i’w dysgu trtry brofiad. Yn awr 
mae llawer o wirioneddau profiadawl, pa rai ydynt mor anghen- 
rheidiol i'w dysgn â gwirioneddau o nutur wahanol, heb wybod- 
aetb o ba rai nis gallai bòd deallawl byth gael ei berfleithio 
mewn gwynfyd a gogoniant ; yna mae’n anghenrheidrol iY ysbryd- 
ion hyu ddyfod i gyrff o gnawd ac eagy rn, fel y gallont hwy 
trwy brofiad ddysgu y pethau pa rai nie gellid eu dysgu yn y 
*etVllfa ysbrydol. Ni clianiatëir i un oV ysbrydion hyn gael 
pabellau o gnawd, os troseddunt gyfreithiau y scfyllfa gyntaf, a 
throi oddiwrthynt yn gyfangwbl; canye os na arosant yn 
nghyfreithiau yr ystâd ysbrydol, a dal yn gyssegredig y wybod- 
aeth a ennillwyd yno, ni yraddirieda eu Tad iddynt y STbodaeth 
a ennillir yn yr ail sefyllfa. Os na chadwant ea sefyllfa gyntaf, 
ni chaniatëir iddynt gychwyn or yr ail ; a hyn yw eu poenedig- 
aeth, o herwydd eu cadw yn ol a’u gwarafun i gynnyddu mewn 
gwybodaeth a gugoniant gyda y rhelyw o’r teulu y rhai a fuont 
ffyddlawn. (I'w barhau.) 


AT LYWYDDION CANGENAÜ YN NGHYNNADLEDD 
DDWYREINIOL MORGANWG. 

Crefwn eicli 6ylw neillduol at, a’ch cyd- weithrediad effeithiol yn 
yr hyn a ganlyna ; sef, yn gyntaf,— Cydunwyd yn unfrydol fod 
yt boll tíocb o lyfrau oedd ar law yn holl Gangenau y Gynnad 



364 


UDGORN SEION. 


ledd hon cyn y 3ydd o Orphenaf diweddaf, yn eiddo y Gyfl-' 
nadledd, sef y Uyfrau ag y talwyd ani danynt o’r casgliadau a 
wnaod yn gyíTredinol, ac y fod dymuniad ar Lywydd pob Cangen 
eu daufou i Gynghor y Gynnadledd nesaf yn Merthyr. Un 
rheswm dros hyn y w, o herwydd anghyfartalwch yn y dyledioa 
oedd ar y Cangenau y pryd hyny, ac o ganlyniad bod ffrwyth 
diwydrwydd a ffyddlondeb rbai Cangenau yn aros yn meddiant 
ereill annheilyngach o honynt; wrth eu casglu ynghyd, a’u bod 
yn eiddo y Gynnadledd, bydd eu gwertb at wasanaeth y Gynnad- 
ledd yn ol penderfyniad ei C/iynghor. 

Ilheswm arall dros byn yw, y gellir fel hyn grynhoi yr holl 
yyfrolau o’r Udgohn a’r Slar , pan, yn y sefyllfa wasgaredig, yr 
odd rifynau yma a thraw, nid ydvnt o nemawr werth mewn cyf- 
erbyniad i’r hyn a fyddai cyftolau o honynt. Os gwertbodd y dos- 
parthwr beth o’r stoch oedd ar law cyn y 3vdJ o Orphenaf, ar ol 
hyny, y mae hyny i’w gyfrif gyda y gweddill a adewir ar law o’r 
llyfrau hyny. Os oedd petb o’r stoch hyny wedi ei wasgaru neu 
ei roddi, o hyny hyd yn awr, beb fod gobaith o gael tál am dano, 
hysbysed y Llyw-ydd hyny, a pha fodd y bu, yn y Cyngbor. Holl- 
ol annbrefnus fyddai i ddosparthwr rifo y llyfrau oedd ar ei law 
eyn yr amser a nodwyd, at y rhai sydd yn sefyll ar ol yr amser 
hwnw, i wrthgyferbynu y ddyled, o herwydd talwyd am y rhan 
flaenaf eisoes drwy gasgliadau cyffredinol, eithr y rhai olaf a 
berthynant i’r Gangeu ei bun. 

Yn ncsnf sylwn, os iawn ddeallwn, fod pob Cangen yn gyfrifol 
am ei llyfrau, mai eu gwas hwy, o’u dewisiad hwy, yw y Dos - 
parthur, ac nid o’n dewisiad ni ; o ganlyniad pwy ond y Gangen 
a ddylai foddloni eu hunain o harthed i’w lioll drafodaelh ag ef. 
Rhesymol hyn ar yr egwyddorion yna. Ac felly, oni ddylai 
Llywydd pob Cangen ofalu ar fod ' llufrau cy frifon ei dosparthwr 
yn dangos cyfiawuder, ac nid boddloni i ddyiccdiad neb ond hyny. 
Nid ammheuaeth am y dosparthwr a’n cymbella i hyn, eithr gan 
mai hyn yw y gyfraith, yna byn yn unig sydd gyfiawn. “ Dy- 
wedwch chwi fod hwn ynonest, abod y llall yn ddyn gonest,” 
ebe Indiad rhyw dro wrth ddyn gwyn ; “ ond,” ebe fe, “you watch 
’em !” Ac, meddwn ninnau, m ie dyn gonesr yn hofíi cuel ei 
wylio. Gwylwyr dros yr eglwys yw y Llywyddion. Gan fod y 
Saint yn gyfrifol, teimlent yn fusnesol yn y petb,ond mewn trefn 
serch byny. Na fydded esgeulusdod gofal y Llywydd dros y dca- 



ÜDOOHN SRION. 


365 


parlbwr achosi i’r Saint yrayracth á’r pelh, na rhoi Ue i neb drwg- 
dybus allu credu fod dira annhrefu yn nospartliiad y llyfrau. 
Y gyfraith yw, fod dau i edrych dros y llyfrau boh ohwarler, a 
gweled fod y sloclc ar law y chwarter hwnw, os dim, yn gyfartal 
i’r gofyniad, ac os nad yw, cuci allan belh yw \r achos. Po 
gwnelsid hyn, ni fyddai perygl myned i ddyled ; hebhyn. wyddtft 
deuir o hono byth! Craller ! coJicrW a gwmbleb hyn!!! At 
y llyfrau sydd ar law ar ol yr araser uchod y cyfeiriwn \n yr hyu 
ddywedasora yn ddiweddaf coöer, a’r drefo i weithredu o hyn 
allan, o barthed i bob llyfrau, yn y Gangen. Pe taloi pob un 
ara ei lyfr ei hun, yna ni fyddui dyled ar y Gangen yn bosibl ar 
ol hyn. Ac o bob peth câs, gwareder ni rhag u dyled y Gangen” 
neu “ddyled y Gynnadledd !” Alltudier y fath frawddeg allan 
o’n cyfiTes flydd mor gynted ag y gulJer ! 

Am Udgoun Seion, dywedwo ei fo»l yn rbâd iawn am geiniog 
yr un, ie, yn rhatach i’r prynwr nag i'r gwerthwr. Ei gylcbred- 
iad yn unig a alluoga ei werlhiad inor rhád. Os Heiheir ei gylch- 
rediad, bydd yn rliaid codi yu ei bris. Pa un a ddewiswch, frod- 
yr? Cwyna rhai eu bod yn roetliu gwerthu yr oìl a dderbyniant. 
Wrth y cyfryw dywedwn, gwnewch yr oll a alloch i agoryd llyg- 
aid ereiU i weled cu Uesâd eu hunain drwy ei dderbyn. Sicr 
yw y gwna iddynt fwy o les nng a allunt wneyd h'r yeiniog mewn 
un (Tordd arall. Nid y’ui am i neb feddwi f»<d gorfodiaeth ar 
neb i’w gymmeryd, oni ddeallant fod eu Ilesâd eu huuain a llesâd 
eu plant ar eu liol, yn eu gOrfodi i'w dderbyn — ei df/atll-n yn ys- 
tyriol, ac i dalu am dano yn ewyllysgar. Ar ol i chwi ryddhau 
eich cydwybodau oddiwrlhynt, ni wyddoni nra well flfordd i’w 
hadferyd o'r tywyllwch hyny, nà'u gadael hebddo nes y teimlant 
eu newyn. Bydd colled dwbl i neb wrthod eymineryd yr holl 
gyfrol ar ol ei dechreu — nid yw hyn yn gyfíawn — hysbyser hyn 
i bawb wrth ei dèchreu. Anaiiu yn uuig a gyfiawnha neb i 
wneyd liyn ; ac os hyny, dylai yradrechu cuel arall i gymmeryd ei 
le. Nid yw rhifynau o unrliyw lyfr na chyhoeddiad yn bethau 
ag y gellir eu cymmeryd na'u rhoi hetbio pun y roynir gydag 
unrhyw blaid, mwy nâ’r Saint. Nid y’m am i’r Saint na’r Llyw- 
yddiou ystyried eu hunain o dan faich na gonnes o barthed i 
unrhyw lyfrau,na dim arall yn yr eglwys hon. Ewyliys rydd 
yw ei phrif, i'e, ei /nmig gvtuhellydd i bob gweilhrediad. P’feith- 
tau a ddaugosant pwy sydd yn iawn brysio yr egwyddor ncíul 





ÜDOORN SEION. 


íìotj, driry et biawn ddefnyddio ! Siaradwn vn blaen «r byn, o 
herwjdd cyfarchwn ddoethion, dynioB egwyddorol, fel na raid 
cymhell o hyd. Dechreuir cyfrol o’r Udgorn gvda’r hanner 
’blwyddyn ddyfodol : dymunwn wybod pa nifer a allai poh Llyw- 
ydd wertliu o'r gyfrol nesaf, ac nid yn unig pa nifer o rífijnau a 
■ddechrcuant gymmeryd, ond pa nifer o gyfrolau a allant dulu am 
danynt ! Anfoner o hyny allan, y nifer hyny yn unu 7, a dysgwyür 
na ohlywir son am “ ddyled Cangen’ > na “ dyled dosparthwr’* 
byth wed’yn. A ofala poh Llywydd mnfon hyn i’r Golygydd ae 
i’r Dosparthwr raewn pryd ? Canys â’r Llywyddion yn unig y 
raae a wnelom ni yn y peth hyn. 

Hefyd, y Miìleimial Star »ydd gyhoeddiad rhy adnabyddus i 
fod eisieu i ni ei ganraol; gwyddoch y daioni a gawsoch drwyddo. 
Onid yw yn werth talu am yr oll a ddaw atoch o houo ? Na 
ellir ei gael heb dalu sydd hunan-eglur! Os oes rawy o hono yn 
rayned i rai manau nag a werthir yn awT, ni wyddora am 
well íTordd nag ymdrechu gwertbu yr oli o’r yyfrol hon> ao 
yna anfon raewn pryd pa nifer a ymofynir y gyfrol nesaf. Nid 
yw odd rifynau yn cael eu hystyried raor werthfawr â chyfrolau, a 
gwell casglu cyfrolau drwy gyfnewid rhifynau 0 amrywiol fanau ar 
y diwedd. Cofier raai cynnyddu eu gwerth ymae llyfrau y Saint, 
ac nid lleihau fel braidd pob llyfrau ereill, yu ol cynnydd eu 
hoedran. 

Ntwcasile St., Mcrlhyr. D. Jones. 


YR UNIG FFORDD I FOD YN GADWEDIG. 

Mae y pwnc yma yn un ag sydd o’r pwys mwyaf. a dyledswydd 
<pob dyn yw chwilio drosto ei hun am yr unig (Tordd. Mae yr 
Iachawdwr wedi dweyd, “ Myfi yw T y ffordd, y gwirionedd, a’r 
bywyd.’' Gwelwn mai flbrdd yw, ae nid ffyrdd. Hefyd,“ cul yw y 
ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw y rhai sydd yn 
rhodio ar hyd ddi.” Mae miloedd yn ein gwlad yn cyraraeryd 
arnynt i ddysgu y ffordd i fod yn gadwedig, yn ol eu gwahanol 
ddychyramygion. Ond dangoswn uinnau, yn fyr, yr unig ffordd 
í fywyd, fel y canlyn : — 

Y pethau cyntaf, er i ddyn ddyfod i’r ffordd hon ydyw, credu 
«yn Nghrist, edifarhau am ei bechodau, cymmeryd ei fedyddio gaa 



UDGORS SEION. 


367 


«n o Henuriaiii Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddian Dineddaf, 
a thrv?y arddodiad eu dwylaw hwy, derbynir yr Yebryd Glfin. 
Pwy bynag a wna gymraaint A byn, a gaiff wybod ei fod wedi 
dyfod i beu y ffurdd. Yr egwyddorion hyn yw y rhai sydd yn 
dçchreu dyn yn Nghrist Ieeu ; ac ni ddichon neb ddyfod at y 
Tad, raedd yr Iesu, ond “ trwi.f fi.” Mae dyn pryd hyn yn 
dechreu dyfod yn elifedd i Dduw, ac yu gyd etifedd à Christ. A 
phwy bynag a ddaw fel dyn bach trwy yr ordinliadau hyn, 
rhoddir tystiolaeth iddo gan Dduw T niegys i niunau. Yna «r 
ol dyfod mewn i’r Eglwys, y peth cyntaf sydd gan ddyn i’w 
wneyd yw, gweddîo a gwyiio yn wastadol. Yn ail, ymdrechu 
dyfod i aduahod llywodraeth yr Öffeiriadaeth rhoddi gwran 
dawiad, fel dyn bach, i'r rhai hyny sydd yn dal yr Ofleiriadaeth ; 
canys raae y cyfryw yn gyfryngau gan Dduw, i gyffwyno 
gwybodaeth i’w Saint. A boed i bawb gofio mai plant fyddant, 
ie, yn rahen pum ralynedd. Mae llawer yn yr Eglwys hon er y% 
deg, pymtheg, ugain, neu ragor o ffynyddau, ac wedi byw yn 
ffyddlawn, gan gadw gorchymynion Duw, trwy yr lioli brofedig- 
aethau ag y maeut wedi niyned trwyddynt, ac etto yn ystyried eu 
hunain megys plaut bach, yn gwybod dim, raewn cymhariaeth i’r 
hyu sydd etto yn ol i blant Duw. Wedi i ddyn gael ei eni o 
ddwfr ac o’r Ysbryd, raae yn dechreu tebygoli i’w Dad ; ac nid 
yw ei Dad yn foddlon hyd nes y daw yn Hollwybodol, megys 
ag y raae Ef ei hun. Gall dyn yn yr eglwys hon ennill iddo ei 
hun goron dragywyddol yn Nheyruas Dduw! Ac O! frodyr, 
llawenhewch, aiu fod Duw wedi cymdeithasu â dynion yn yr oes 
liou, ac wedi sefydlu ei drefn ogoneddus ar y dduear, er iach- 
awdwriaeth i’w bobl, a chwithau yu gwybod hyn. Nis gall holl 
ddoethineb y byd, nac boll allu affern eich gorchfygu, tra y 
byddocb yn gwneyd eich dyledswydduu ; cewch Ysbryd Duw 
| ch goleuo, ac i’ch harwain ar hyd y ffordd i bob gwirionedd; 
canys ar hyd y ffordd hun mae y gwirionedd yn dyfod yn barhaus. 
Ac lel y raae dyn yn myned ar ei daith ar y fl'ordd hon, raae cyf. 
iawnder Duw yn cael ei ddadguddio o gaui i gain, ac o ffydd 
i ffydd, ues y mae y ffyddawn yn barod i waeddi, “ Dyro i ni 
drachefn a tbrachefn o orfoledd dy iachawdwriaeth.*’ 

Hefyd, bydded i bawb gofio, pan y raaeut yu dyfod i «newn i’r 
Kglwys hon, eu bod yn dyíod i ysgol ddwy'fol, a bod Duw yn 
rboddi hefyd byd y gadwyn i’r diafol er proû patvb — cant eu 



S6S 


DDGORN SEION. 


gwrthoil gan en perthynasau anwylaf, a chan eu ffryndiaa goreu, 
a thylwyth eu tý eu hunain a droant weithiau yn elynion penaf 
iddynt. “ Chwi a fyddwch gâs gan bawb er mwyn fy enw i,” medd 
yr lesu, “ o herwydd pe byddech o’r byd, y byd a garai ei eiddo, ,, 
a’r “ neb a ewyllysio fyw yn dduwiol yn Nghrist lesu, a erlidir.*' 
Ond bydd yr lioll wg, y g\vav;d, &c., &c., tnegys dim yn eich 
golwg, mewn cymhariaeth i’r dystiolaeth fydd yn eich meddiant, 
ynghyd â’r bendithion lliosog a fwynhewch drwy y cwbl. 

Yr ydym wedi dangos rhai o’r pethau sydd gan ddyn i’w credu 
ac ufyddhau iddynt, er bod yn gadwedig. Etto, y mae gan ddyn- 
iou i gredu fod Joseph Sruith yn Brophwyd i Dduw, a bod u Llyfr 
Mormon' 9 yn wirionedd ; hefyd, fod Brigbam Young (ac nid 
Sidney Rigdon) yn olynwr i Joseph Smith, ac ei fod hefyd yn 
Brophwyd, Dadguddiwr, a Gweledydd i Eglwys Iesu Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf. Mae rhai o ganlynwyr Sidney 
Rigdon wedi llechu yn yr Eglwys yma er ys blynyddau ; ond 
diolch i Dduw, eu bod yn dilíanu; gweithredir tuag atynt gyda 
llaw gadarn. Diolched yr lioll Saint am gael gwared o honynt. 

Dyledswydd pob swyddog yn nheyrnas Dduw,yw troi ei galon, 
ei deimladau, a’i serchiadau, at ei Llywydd ; ac raegys yr ydych 
yn ceisio ara Ysbryd yr Arglwydd, i’ch galluogir i wneuthur ei 
ewyllys; ac felly, gyda'r un awydd, y dylech geisio am ysbryd, 
«wyliys, a golygiadau eich Llywydd, er gwneulhur yr unrhyw gyda 
phob gostyngeiddrwydd calon, ie, vn fwy felly, oblegid eich bod 
yn dal swydd gyfrifol a dyrohafedig. Os ydych am fod yn 
debyg i’ch Meistr mawr, na cheisiwch byth wneuthur eich ewylîy9 
eich hunain, ei thr ewyllys yr hwn «ydd fwyaf. Y dyn liwnw 
na thry ei galon yn gwbl at ei Lywydd, fel ei gynghorwr union- 
gyrchoi, nis gall gael galiu i lywodraethu, a rhoddi dylan- 
wad er iachawdwriaeth i’r bobl. Nid yw Offei»iadaeth Duw yn 
arddel un egwyddor arall o iywodraeth, oblegid ei bod yn ber- 
ffaith, a gofynir perffaith ufydd-dod iudi, gan bob deiliad, pa un 
bynag ai ucliei ai isel, cylbethog neu dlawd; pe amgen, nis 
gallai cyfrifoldeb orpliwys lle y peithyna, a phan gymmero 
dyn arno yr hawl i wahaniaethu oddiwrth ei lywodraeth Ef, y 
mae yn cymineryd arno yr hawl o fradychn liywodraeth Duw, 
«’i gosod yn agored i ddylanwad marwol a gwrthwynebol, yr hwn 
ydyw gallu y diafol. Mao llawer yn dylod i fewn i'r Eglwys 
lion, ac yn ihedeg yn dda am rai blynyddau ; yna, dechreuant 



UDGORN SEION. 


369 


pasftu eu brodyr, gan ryfela yn erbyn yr OíTeiriadaeth. Cofiwch, 
** Pob un sydd yn casâu ei frawd, lleiddiad dyn yw;’* a chwi a 
wyddoch nad oes i “ leiddiad dyn fywyd tragywyddol yn aros 
ynddo.*’ 

Gall dynion yn yr Eglwys hon ddyfod yn freninoedd ac yn 
oíTeiriaid, ie, yn Dduwiau hefyd, os parhant yn lîyddlawn. Ao 
o’r ochr arall, os na fydd iddynt barclui yr Olfeiriadaeth, nc i ift/dd- 
han iddi, byddant yn sicr o fyned yn gylhreuliaid, ac yu elynion 
i Dduw, raegys eu tad Lusiffer. 

Rhybyddiwn yr holl Saint i fod yn wyliadwrus yn y dyddiau 
hyn, a phrofi yr ysbrydion ai o Ddnw y niaent ai peidio. 
Byddwch yn addfwyn wrth ddysgu y rhai gwrthwynebus, ac na 
chyíTrowch, rhag wrth hyny y derbyniwch o’u hysbryd. Bydd- 
wch ddoeth tuag atynt, er ymdrechu eu cael i edifoirwch, ac i gyd- 
nabod y gwirionedd. 

Dymunwn ar Lywyddion y Cynnadleddau wncyd pob yradrech 
i gael Henuriaid i fyued allan i hregethu yr efengyl, canys mao 
y tymmor yn hyfryd. Yr wyf wedi trafaelu trwy amryw siroedd 
yn ddiweddar, ac O, mor hyfryd yw yr olwg sydd ar y maesydd ! v 
mae’r cynauaf yn fawr iawn. u’r gwcithwyr yn anaml. Gwedd- 
iwn am weithwyr i fyned allau i’r cynauaf. Mae argoelion am 
gnwd toreithiog y tymmor hwn. Mae fy ngweddi ar Dduw, y 
Tad tragywyddol, i fendithio yr holl Eglwys yn Nghymru, a 
bydded ei Ysbryd Glân ef yn dywalltedig arnuch, yn enw 
lesu Grist. Amen. 

WlLLlAM S. PHILLIFS. 

14, Castle St., Mertliyr, Mebetìn 1, 1853- 


LLYTHYR AT Y LLYWYDD W. S. PHILLIPS. 

Dinas y Lhjn Iíalcn Fawr , Ionawr 31, 1853. 

Anwyl Frawd W. S. Phillips, — Yr wyf wedi anfon atoch 
amryw lythyron, a deallais wrtli lythyr John rarry at ei dad, eich 
böd wedi eu derbyn. Ni chefais un linell oddiwrthych chwi; 
ond raae pob peth yn dda. Mae mwy o eira wedi disgyu y gauaf 
liwn, nag y mae neb o’r mynyddwyr yn gofio; mae byny wedi 
attal y mail dwyreiniol er Tachwedd hyd ddydd Llun diweddaf, 
pryd y daeth dau gerbyd i fewn i’r Ddinas, trwy eu llusgo ar 



ÜDGORN BElON. 


&Î0 

groen eidion (ìros yr eirn, am dros gant o filltiroedd o’r Ddinaí. 
Mae yr eira wcdi ein hamddifadu o lawer o newyddion tramor y 
gauaf liwn. Mae mail California wedi cael cryn lawer o eira 
hefyd, cr hyny dactii hwnw i fewn heb fod yn mliell iawn o’l 
amser. Mac llawn cymmaint o eira wedi disgyn yn y DyíTryn, 
os nad mwy, ag a fu er pan mae’r Saint yma, ond ei fod yn toddi 
ITwrdd yn ebrwydd; oddeutu naw diwrnod yr arosodd fwyaf yn 
y Dyifryn, ac yn y cyfryw amser yr oedd yr heolydd yn llawn o 
hobl yn cyöymu ar hyd a lied y ddinas. I3um aJlan ar y rhew 
a J r eira mwyaf a wnaeth yma eîeni,ac ni theimlais mo liono mor 
oer yma ag y teimlais yn yr hen wlad. Mae yr anifeiliaid yn 
dod yn mlaen yn dda allan trwy y gauaf, oddieithr dros y naw 
dydd uchod. Mao yn dyWydd hafaidd hyfryd yma yn awr er 
ys tua pythefnos, a phawb yn darparu'yn brysur iuwn erbyn y 
gwanwyn. Y prif waith cyboeddus yn bresennol, yw adeiladu y 
mur oddi amgylch y Temple I31ock ; siaradir ara ei orphen yn 
fuan, ynghyd á chael y Deml dan dô erbrn y gauaf nesaf. Pa 
un a wneir hyny, sydd yn ymddibynu yn hollol ar pa un a ddaw 
V Saint i’r maes A’u holl nerth i’r perwyl hyny ai peidio ; nid yraa 
yn unig, ond trwy yr holl fyd. Cofled pawb sydd ag eidùo gan- 
ddynt, fod Duw yn dysgwyl iddynt dalu cyíran o honoi adeiiadu 
‘Temlau a Chyssegrfeydd i’w enw ar y ddaear yn yr oes hon. Y 
mae y new'yddion mwyaf dymunol am Iwyddiant buddugoliaethua 
yr Efengyl trwy yr holl ddaear, yn dyfod yma o dro i dro. Mae 
y gair ar led yma, fod dau cant a hanner o enwau personau wedi 
eu rhoi i lawr yn bresennol, i’w daufon ar genadiaeth y flwyddyn 
hon ! Gwae i’r hen Babilon fydd hyn ! ! 

Tra mae yr Honuriaid yn adeiladu teyrnas Dduw yn mhlitlí 
y ddaear, mae y Saint yn adeiladu a sicrhau teyrnas Dduw yn 
Nyffrynoedd Ephraim, o dan gyfarwyddyd y dyn goreu ar y 
ddaear, sef ein hanwyl Lywydd Brigham Young, Apostol/ 
Prophwyd, Gweledydd, a Dadguddydd y Duw by w, i wir Eglwys 
Crist ar y ddaear. Mae y Saint yn lledaenu eu terfynau ar hyd 
a lled y Diriogaeth hon, gan adeiladu trefydd a dinasoedd new- 
yddion : annhraethol yw y gorchestion a gyflawnir gan y Saint 
yma. Dyma y lle goreu dan haul i ddyn a dynes gonest a di- 
ddiogi, i gyfoethogi eu bunain yn dyramorol ac ysbrydol. Ac 
O, na fyddai yr holl Saint ffyddlawn yma yn bresennol, iddynt 
gael rhan o*r pleserau a’r byfrydwcb a fwynhawn yn y yn 


CDOORN SEIOM. 


Atrr ao eilwaith ; ond vn fwy na’r cwbl f gael rhan o'r lles, yt 
adeiladaeth, a’r dyddanwch a gawn trwy wrandaw Apottolioo a 
Phrophwydi yn ein dysgu. njetrn tnodd hyawdl a medrus dros 
ben. Mao y Saint ddaeth drosodd yr un pryd â mi yn fvw ac iach 
i gyd, ond eu bod wedi gwasgaru ar hyd y dinasoedd, yn ol cyng- 
hor. Gwaith cartrefol yw yr hyn mae y bobl yn yranstyn ato á’u 
holl egni ; ac yr ydyni yn llwyddianmis iawn yn ein hymgais. 
Byddwn yn fuau yn raedru gwneyd yr oll fydd arnom eisieu o fewn 
y Diriogaeth ; y mae Duw yn gadael ei fcodilh ar boh peth a 
yrnatío y Saint ynddo. Mae pob peth yn dda a llwyddiannus 
trwy y Diriogaeth. Dysgwyîiwn lu o Soint adref o bedwar cwr 
byd, vn y íiwyddyn hon, gyda’u haur a'u harian, peiriaunau a 
gwerthfawr bethau o bob math gyda liwy er adeiladu Seion. 

Mae rhan o'r peiriant siwgr yn cael ei osod ar y Temple Block, 
i fod yn weith-dý i’r goâaid am yr amser presennol, ond fe’i 
symudir i I’rovo yr haf nesaf, Ue y mae gweithfa siwgr i fod. 
Mae y Cyrary sydd yma yn dod yn mlaen yn ddn. Hysbyswch 
y brodyr D. Jones, T. Jereray, a D Daniels, fod teulu pob un o 
honynt yn iach ac wrth fodd eu calon. Yr wyf finnau wrth fodd fy 
nghalon ; dymu le rbagorol sydd yma. Mae y bobl yn dweyd 
fy mod yn pcsgu, ac yn siwr, yr wyf yn teimlo fy mod yn bwtf- 
Iyd fy hun befyd. 

Fy nghofion atoch chwi, ac at y Saint anwyl yna, ac at fy ben 
ffrynüiau. Llwyddiant i chwi dreiglo teyrnas Dduw. 

Yr eiddoeh yn y cyfamtnod newydd a thragy wyddol, 

£liezeu ëdwàrdi. 


Y PLENTYN DALL. 

(Efelychiad o Saesneg Mrs. Bemans.) 

Fy Mam ! fe ddywedir mai dysclaer yw’r eêr, 
Ac mai glâs yw yr wybren fawr fry ; 
Breuddwydiaf am danynt bob dydd a phob nos, 
A thybiaf hwy’n debyg i chwi. 

Nid allaf â’r uchel wybreni byth gwrdd, 

A’r sêr ni siaradant â mi; 

Ond yr hoff feddylrychau am danynl a gaf, 

A'u lluniant yn debyg i chwi. 

Am y wlad wynfydedig breuddwydiaf o hyd,- 
Oud yr achos o byny ni wn ; 



372 


UDGORN SEION. 


A plinn 'rwyf yn clywed eicli llais, tybiaf fi 
Fod nefoedU \ n dehyg i liwn. 

Fim «HSjiir fy ntihalnn brudil at eich un chwi, 
Muildeuir fy ff« »l«*d J i gyd ; 

Rhyw bleser tra hyfryd a lt'inw fy mron, 

A Nefydyw hyu yn fy nrryd. 

O, !Pam! a faddeua y I3ôd muwr sydd fry, 

Fy ineiau. fel og y gwnewch cliwi ? 

A gymmer E m gofnl t— Oes cariad gan Dduw 
At hlentyn sy’n ddall íeì mylir 

Na ad fi, mam anwyl, byth wriliyf fy hun, 

Tyr’d genyf drwy uiigeo a’i fraw ; 

Eich merch ddall arweiniwch i'r orsedd wcn fawr, 
(ìan aros yn yr cnlrycb gerllaw. 


AMIIYWIAETHAU, &c. 

Dywediu fod Amherodres Chinn, yr “ omlierodraeth nefol- 
aidd’’ fel ci gelwir, yn Gr : stionoges, ac f »d ci gwr mor agos i fod 
yn Gristion ag oedd Agrippa gynt, o lciaf ! 

Hysbysa Newyddiadur Americanaidd fod mwy na chymroaint 
arall o ddrwg-weithredoedd yn cael eu cyflawniyn “ New Y ork,* ’ 
yn ol cyl’artnlwch y trignlion, nag a gyflawnir yn Llundain. Pwy 
òud yr Hollwybodol a ẁyr faint yw liyny ? 

Ganed i’w Mawrhydi, yn ddiweddar, fab bacli arall, ac i’w 
deiliaid Dywysog newydd i ychwanegu y llu. 

“ Rhlodd y tarw fel taran, rhedais innau fel rcellten ; ac wrth 
neidio dros y clawdd fel syrthiad sêr gwibiog. rhwygais fy nghlô» 
fel pe dacthai y nef a’r ddaear ynghyd,'* ebe llais dychrynedig 
dihyryn yn yr awel, pan na ^elid ond blaen cwt ei got yn 
6yth o’i ol. 

Gwnewch ddefnydd o gyfaill gyda llawer o oclielgarwch ; nac 
ymddiriedwch cyn yr adwaenoch ef yn dda; canys llawer a gym- 
inerant arnynt fod yn gyfeilliou, ac a ddefnyddiant weniaith fel 
gorchudd i guduio eu calouau twyllodrus rhag dynion. 

Taliadad o Mai 27 hyd Mehefin 3.— Sir F/lint, £1 12s; 
9ir Fôn, I5s; Sir Ddinbych, £1 lOs; Troedyrhiw, ls; Pendar- 
ren, 4s ; Pontypridd, 7s 2c ; Caerdyf, Ì4s; Pontfaen, 4s; Cap 
Coch. 14s; Georgetown, 12s; Llanfabon, 3s 7c; Ffynnon-Tydfil, 
4s 7c. — Cyfanswm, £l 4s 4c. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dai is , Printer , Johns Streel , Georgetown , Merlhyr. 


i . DâVlS, augrappydd, wertryr tÿcfil, 


UDGORN SEION, 

N EU 

ẃfrat m ŵaínt. 

Rnir. 24.] MEHEFIN II, 1853. [Cyf. V. 


DIRGELEDIG AETHAU I»R SATNT ! 

Dirgeledigakthau i’r Saint fyddant y petheu mwyaf derbyn- 
iol, a’r mwyaf llesol, ac befyd y mwyaf dyddorol ganddynt, 
debygwc. Y raae rhai Saint, o’r ocbr arall, yn dysgu dirgehrch 
raawr i’r byd rai prydiau ; a thrwy ffeilhiau gweledig yn eu buch- 
eddau hwy, yn profi y posiblrwydd o*r hyn oedd yn anhygoel 
iddynt gynt; scf, y fod yn bosibl rawynbau doniau nerthol yr 
Ysbryd Glân yn yr oes hon, ac ymollwng i gyflawni pecbodau 
wedi hyny ! Da fuasai genym ni ped arosasai y dirgelwch hwn 
yn nghudd yn fythol i'r byd, a diau mai dn iawn fydd gan y rliai 
a’i dadguddiodd i’r byd, hwyr neu hwyrach, pe nas profasent 
hyny iddynt. Y dirgelwch ag sydd yn peri syndod mawr i’r byd 
yw, paham a’r nad yw y Saint yn byw vn ol eu proffes — pa fodd 
y dicbon y rhai a gaws&nt adnabyddiaeth o Dduw, rawynbad o 
faddeuant pechodau, a cbip-olwg ar ardderchogrwydd yr iach- 
awdwriaeth fawr yn Ngbrist, i lithro yn ol i’r byd, ac yn yraoll- 
wng i’w wyniau a’i chwantau. Ac yn wir, nid syndod bach a bnra 
hyn i ninnau ychwaitb, pan ei hiawn ystyriwn ; a chredwn, os 
oes rhyw beth yn peri syndod i deulo y nef, mai hyn yw — gweled 
y rhai y’nt yn etifeddion y nefoedd, a’i holl ogoniant, yn ei araser, 
mewn addewid; a’u bod yn gwybod byny, drwy seliad Glân Ys- 
bryd yr addewid hyd bryniad y pwrcas — gweled neb*o’r oyfryw 
yn troi eucefnau ar yr oll o hyny ; Te, yr oll sy’n werth ei gael, ac 
yn ei le, yn ymfoddloni ar yr hyn ag y byddai y.n elw iddynt fod 
hebddo ! Uwchbeu v fath druau, pwv a &11 beidio svnu a thoat. 
24 « ‘ * 


S74 


CDGORN SEIGN. 


urio? Eithr da yw dweyd mai anfynycli eu gwelir; y fatb hyc^ 
odion, goreu po anfynychaf. 

Credwn mai v dirgeledigaethau goreu a allwn ddysgu i'r Sainf 
yw, i fyw yn dduwiol yn ol cyfarwyddiadau eu crefydd o ddydd i 
ddydd, yn mhob man a phob amser; o herwydd, felly yn unig y 
mwynliant “ lawenydd mawr yr Y6bryd Glân,''yr hwn fydd fel- 
ysach iddyut uà dim a all dyn hebddo ei ddweyd wrthynt. Dy. 
wedasora hyn lawer gwaith, a phrofodd Duw wirionedd y ddysg- 
eidiaeth i foddlonrwydd pob un a'igwnaeth; etto, y maetueddiad 
yn y meddwl dynol i lygredigaeth, ac i anghofio ei lleshad penaf ; 
am hyny, cyfirown feddyliau puraidd y Saint trwy ddwyn i’w cof 
y dirgeledigaethau mwyaf cymhelliadol i dduwioldeb; canys 
“ Dnwioldeb sydd fuddiol i bob petb, a chanddi addewid o'r 
bywyd hwn, ac o'r hwn a ddaw ;” leliy, yr hwu a feddo fwyaf o 
dduwioldeb, yw yr hapusaf a’r cyfoetbocaf o bawb; am hyny, 
y ft'ordd oreu i ymgyfoethogi yn hyn yw, drwy ymwadu ac yiu- 
wrthod â phob pelh ag sydd yn groes i feddwl ac ewyllys Duw : 
os íelly, i’r graddau hyny cawn ei Ysbryd ef, yr hwn yn ei ym- 
arddelwad arnom, sydd yn ein santeiddio, neu yn creu delw Duw 
arnom, yr byn yw duwioldeb, sef Duw-iol-debyg. 

O bob dysgeidiaeth a gawsorn erioed, cael ein dysgu pa fodd i 
fod yn dduwiol yw y wertbfawrocaf, yr oreu, ac hydcraf yr un 
fwvaf blasus. Trwy ddaioni Duw yn aufon dysgawdwyr atom, 
a ddysgwyd ganddo, y cawsom ninnau y fawr fraint bon. Y 
ddysgeidiaeth hono a brofir yn ddwyfol i chwi drwy fwynhad o 
ddwyfol fendithion yn eich ufydd-dod iddi. Y’ma gwelir un o 
ddirgelion teyrnas Dduw i chwi na ddealla y byd am dano ! 
Synant pahara mae y Saint mor awyddus am ddysgeidiaeth o 
hyd ; ui wyddaut mai dyma y ffordd y mae Duw yn eich 
maethu chwi â “ bara y plant,” ao â phob bwyd yn ei bryd, fel y 
e.ynnyddoch ar ei ddelw. Oni allwch chwi amlygu y dirgelwch 
hwn iddynt hwy ? Gallwch yn ddiau trwy eich ufydd-dod i’r 
ddysgeidiaeth a gewoh o’r fl'ynnoneil iawn — trwy iddynt weled ei 
flfrwythau hi yn eich bucheddau duwiolfrydig— eieh caredigrwydd 
a’ch gostyngeiddrwydd, ynghyd â’ch taerineb gyda hwythau i’ch 
diiyn chwi. Dyma y flfordd sicr i gael o ffafr Duw yn barhaus, 
ac i gael rayned i’w bresennoldeb bythol. 

Cofiwn mai gwreiddyn ein tyfiaut, wedi dyfod i'r eglwys lion, 
»’r maeth sydd yn ein cynnyddu, sy’n deilliaw trwy weddio Duw, 



DDGORN SEION. 


3T5 


o galon gywir ara ei ysbryd ef, beb yr hwn anrahosibl yw i neb 
grefydda yn iawn yn yr eglwys hon, ac ni cheisia neb yn hir 
ychwaith. Nid nytbfan i ragrithwyr y ddaear yw hon, eithr lle yn 
unig i'r rhai sydd ara wasanaethu Duw <Vu holl galon. Os esgeul- 
usir gweddio yn y dirgel, buan y didasa y weddi deuluaidd, ac 
yna bydd y cyrddau cyhoeddus yn fwy aunyraunol, naill ai yn 
rhy hir, marwaidd, m*u yn rhy fynych ; hawdd fydd boddio y 
gydwybod i esgeuluso ambell uo; ac o radd i radd, os na cbeir 
bywyd irwy weddio am dano, hawddach bawddach fyd 1 esgeuluso 
oyrddau a dyledswyddau ereill o un i un, nes rayoed i dywyll- 
wch, a braidd yn ddideiralad o’r perygl. Saint bynaws, arswyd- 
wn rhag y llithrigfa yna, fel y ffordd i ddystryw; a chofiwn nad 
yn ein nerth ein hunaiu y crefyddwu, nad i ni ein hunaiu y 
crefyddwn, nac i ddynion, ond raai peth yw crefydd bur ag sydd 
yn cylymu dyn wrth ei Dduw drwy sugn-dynfa ei Ysbryd Glân. 
Os bydd arnom eisieu bwyd ysbrydol, awn at fwrdd ein Tad yn 
y dirgel, ac yn ei eglwys, ac yn ein holl ddyledswyddan, fel y 
rheda ein plaut ni atoro ninnau, a chawn ddogn dydd yn ei ddydd 
ganddo. Dyma y ffordd i gael mwyuhau ychwaneg o ddirgeledig- 
aethau ei deyrnas tra fyddom yrna ; ac 0, nior felys fydd, pan 
elora i Seion, na fydd raid yno ddysgu y gwersi a allasera ddysgu 
yroa, — i goûo, na rwystrodd ein hesiaraplau ni mo neb i ddod i 
eglwys Dduw, na’n rhwystro ninnau i gael breintiau a bendith- 
ion y ffyddlouiaid yo uheml Dduw, ac yn nghynnulleidfa yr 
Arglwydd. 

Saint hynaws, ymarddelwed ein crefydd santaidd arnom nes 
ein dwyn i’r unrhyw ddelw â hi ei hun; — cadwer ei holl orchym- 
ynion, a glyner wrlh ei Hawdwr drwyddi, yn barhaus. Gwir fod 
rliai rhwystrau wedi bod ar ffordd rhai i wneyd a ddymuneDt, 
oud cyd lawenhawn & chwi oll yn awr, canys y maent wedi cael 
eu gyru o’ch ffordd, fel peiswyn o flaeu corwynt mae yr offeir- 
iadaeth sy'n eich arwain chwi mor ddilwgr a phur ag egwyddor 
ein Tad nefol. Nid yw llygriad yr offerynau a’u dalient yn ei 
llygrn hi, na’r cam-ddefnydd a wnelo dyn o honi yn ei gosod hi 
yn annheilwng o’n hymddiried wed’yn. Y mae yr eglwys hon yn 
bur yn ei holl egwyddorion, yn ol ewyllys y Dnw a’i pia — y mae 
cyfiawnder a thrugaredd, gwirionedd a chariad yn llaw lawynddi. 
Y mae rbyddid i wneyd, ie, cymhelliad i bob rhinwedd a daioni : 
ac nid i ddim ond ag sydd yn ol ewyllys Duw, onide ni wyddons 



376 


ÜDGORN SEION. 


ni ddim am dano. Ac os oesyn rhyir le, mewn rhyw fodd yn yr 
eglwys hon, unrhyw egwyddor,na dim, yn cael ei ddysgu, íe, na’i 
oddef ychwaith, yn groes i ewyllys y nef — yn groes i burdeb a 
aanteiddrwydd — yn wrthdarawiadol i lcs dyn na gogoniant Duw, 
yma nac yn Seion, dymunem ei gael allan pa beth yw ? pa le y 
mae ? Os nad oes, yna Saint anwyl, awn yn mlaen yn selog, yn 
hyderus a flfyddlawn, yn y cyflawniad o’n holl ddyledswyddau. 
Byddwn fyw yn rahob peth fel ygweddai i rai yn profTesu duwiol- 
deb, canys felly yn unig y mwynhawn yr Ysbryd Glâu. Yn 
mhlith y drygau ereill ag sydd yn y byd yn arferiad,ac yn 
niweidiol i’r Saint a’i gwna, crefwn cich sylw at y sylwadau can- 
Iynol ar 

FEDDWDOD à’I EFFEITHIAD î 

Amrywiol yw y deongliadau a geir ar y gair meddwdod . Nid 
yw rhai yn foddlawn cyfaddef eu bod yn feddw tra y gallant 
gerdded yn gymhwys, ac ereill nad ydynt yn feddw tra y gall- 
ant gerdded oll. Rhai a baerant nad y’nt feddw tra y gallant 
siarad yn eglur: ereill nad meddw tra V siaradant oll. Creda 
rhai nad yw dyn yn feddw hyd nes y gorwedda ar ei gefn yn y 
fíos, gan grafangu ar i fyuy ara y ddaear ! Eithr pe caniateid i 
ni ddeongli meddwdod , dywedwn fod pob un yn feddw i’r graddau 
ag y bo y ddiod feddwol wedi effeithio ar ei deimladau, ei feddwl, 
neu mewn un raodd ar ei gyfansoddiad. Ffolineb i ddyn yw 
dweyd nad vw yn bwriadu meddwi tra yn vfed yr byn beth ag y 
gŵyr yn dda ddigon, mai ei effeithiau anwahanol ywcreu medd- 
wdod ar bawb a’i byfo. Yr unig ffaith a brofa nad yw dyn yn 
amcanu rneddwi, yw ei fod yn peidio yfed meddwdod. Yr hwn a 
feddwa sydd yn pechu yn erbyn Duw — yn erbyn ei frodyr 
eglwysig, os bydd ganddo rai — yn erbyn ei dculu,os medda un — 
yn erbyn ei gyd-ddyn, drwy ei esiamplau — yn erbyn ei gorff ei 
hun, trwy ei niweidio mewn llawer modd ; ac yn enwedig, os byth 
y gwelid un o’r Saint yn y ffos hon, ystyriwn ei fod yn hyny yn 
becbadur mawr, ac yn gofyn edifeirwch dwys, ac mor gyhoeddus 
o leiaf â chyboeddusrwydd ei drosedd hyd y gallo. Frodyr, y 
mae yr hwn a feddwa, yn tristâu Ysbryd Glân Duw oddiwrtho, 
i’r graddau y meddwa. Truenus fydd tynghed y truan a ddigia 
hwnw oddiwrtho nes y dywed Duw, “ Gad iddo.” Os byth y ceir 
yn ol, ni fydd heb edifeirwch dwys a phwysig. Ystyriwn hyn, 



U DGORN' AK!ON. 


377 


ynte, tra y mae Ysbryd Duw yn ein meddiant Purwr a glan- 
hawr yw efe ; ammheusyw a ddilyna efe i gyfeillach y meddwon, 
oddieithr fod galwad cyfreithlawu ac anhebgorol. 

Saint hynaws, gwyddoch mai temlau i Ysbryd Duw breswylio 
ydyw eich temlau chwi. Cofiwn, “ oa haloga ueb deml Dduw, 
Duw a haloga hwnw.’* Byddwn làn, pur, megys y raae Efe yn 
bur, a santaidd ein hymarweddiad ; canys ni chaniata cyfìawnder 
Duw i’r meddwyn, na’r celwyddwr, y godinebwr, yr anghyfiawn, 
na’r drygionus ddyn, i fyned i mewn i’w deyrnas nefol ; a sicr 
y’m na chaniala dyscyblaeth ei eglwys ddaearol i neb o'r medd- 
won anedifeiriol,fwy na’r Ueill a enwyd, nadiin drwg, gael aelod- 
iaeth, llawer Uai swydd ynddi yn hir. 

NewcasÜe St . , Merthyr . D. Jones. 


PRIODAS NEFOLAI DD. 

[Parhad o dud. 339.] 

Y diafol a'i angylion, gau fod wedi fforffetu, yn eu hystad 
gyntaf, bob hawl i fyned i ail ystad gyda chyrff o gnawd ac es- 
gyrn, a chan fod wedi colli y fraint o briodi ac amlhau eu rbyw- 
iogaethau, ydynt faleisus ddrwga chentìgenllyd tuag ut y meibiou 
ùynion a gadwasant eu hystad gyntaf ac sydd yn awr yn y 
mwynhad o'r ail, yn ymbriodi ac yn lliosogi eu teuluoedd neu eu 
teyrnasoedd. Mae yr arch dwyllwyr hyn yu gwybod yn eithaf 
da am y bendithion a gollasant, a'r rhai y gwelant hwy ddynol 
ryw yn y mwynhad o honynt, sef, y bendithion o wragedd a 
phlant. Pe gallent hwy dwyllo dynolryw a’u gwahardd i briodi, 
gwnai hyny foddhau eu dialedd uffernol yn fawr; canys gwydd- 
ant y collai pawb felly eu gogoniant addawedig, gan gael eu 
gadael heb wraig na phlant fel eu bunain, ac heb unrbyw ffordd 
bosibl i deyrnasu ar hiliogaeth byth gynnyddol. 

Y diafliaid, gan fod yn wybodus o’r dinystr tragy wyddol a ddeua 
o angbenrbaid ar ddynolry w, pe gallid eu perswadio i ddileu priod- 
as, addefnyddiasant bob dyfais dwyllodrus, er cyflawui eu bwriad- 
au drygionus. Pan na allent lwyddo rnewu un ffordd, hwy a dreient 
un arall ; os na allent berswadio yr holl eglwys i roi heibio yr arfer. 
iad o briodi,ynahwy a dreient eu ysgîl ar yr offeiriadaeth wrthgil- 
iedig, gan ymdrechu eu gorfodi hwy i fy w by wyd o weddwdod. Y di- 



378 


ÜDGORN SEION. 


aûiaíd yn fuan a lwyddasanti gael cyfreithiau wedi eu gsrneuthur, 
er gwahardd yr offeiriaid i ymbriodi. Adeilad wyJ gwyryf-dai hefyd, 
yn mha rai y caethiwid benywod drwy eu hees, ac felly yn cael 
eu lluddias rhag cyflawni y gorcbymyn mawrcyntaf i amlhau eu 
rbywiau. Y gwrthddrych mawr nesaf gan y Diafol oedd, uno yr 
Eglwys wrtbgiliedig a’i hoffeiriadaeth, â’r awdurdod gwladol ; efe 
a gwblhaodd hyn yn fuan. Cafodd ei hun yn awr wedi ymarfogi 
â rhwyddineb deublyg. Yr hyn na allai efe gwbl gyflawni trwy 
y llysoedd eglwysig, a allai yn awr gyflawni trwy gyfreithiau yr 
awdurdodau gwladol. Yr (»edd eisoes wedi llwyddo i ddileu pri- 
odas yn mysg offeiriaid a lleianod, a'r cam nesaf oedd gwahardd 
amledd o wragedd — y gosodiad dwyfol hwnw, ag a fu, yn mhob 
oes tìaenorol o’r byd, mor llwyddiannus yn mhlith santaidd 
Batriarchiaid, Prophwydi, a chyâawnion, er dirfawr liosogi pobl 
Dduw, a’u gwasgaru ar led fel y ty wod ar làn y rnôr. Pe gallasai 
efe berswadio yr awdurdodau eglwysig a gwladol i unol yraosod 
ar y gosodiad dwyfol hwn, a’i lwyr ddileu yn yr Eglwys a’r 
Wladwriaeth, gwnai hyny fawr foddloni ei deimladau dialgar; 
canys yr oedd yn adgofio yn dda pa faint o niwed a wnaeth Ab- 
raham, Jacob, Moses, Gideon, Elkanah, Dafydd, ac amryw Aml- 
wreigwyr ereill, i’w deyrnas. Yr oedd Duw rredi bysbysu ei 
bun yn Dduw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, ac wedi 
addaw bendithio plant eu gwragedd lliosog a’u bamlhau fel 
llwcb y ddaear. Ac yr oedd Crist hefyd, y gelyn penaf a feddai 
y Diafol, yn cael ei foddban gymmaint yn y gosodiad dwyfol 
hwn, fel ag y dewisodd ddyfod i’r byd trwy linach cyfres faith o 
Aral wreigwyr Iuddewig a Phatriarchaidd. Meddyliodd y diafol, 
gau hyny, roddi lle i’w genfigen tuag at y drefn santaidd hon, 
ac 08 byddai bosibl ei llwyr ddileu oddiar y ddaear. Trwy ddvlan- 
wad y byd Cristionogol gwrthgiliedig, mae amryw genedloedd 
wedi eu perswadio i gynnorthwyo y Diafol yn ei ryfel maleisus 
yn erbyn y gyfundraeth ddwyfol bon ; maent wedi gwneyd cyf- 
reithiau i’w gwatiardd yn eu plith. Felly y cafodd y drefn hono 
o amledd, trwy yr hon v sylfaenwyd deuddeg llwyth Israel, ac 
oddiwrtli ba rai y daeth y Messiah, yn ol y cnawd; y drefn 
hono ag a amlhäai yr had etholedig fel sêr y nefoedd, ac yn mha 
un y bendithir yr holl genedloedd ; y drefn hono trwy ba un y 
gallai y marw diblant gael bytholi ei enw trwy genedlaetbau 
diddiwedd : y drefn santaidd a dwyfol hono, ie, felly y cafodd es 



CDGORN 9BIOH. 


373 


äj’inchwelyd aM Uiddymu gan gyfroithiau dynol a chan awdurdod 
ddynol. Gwrided y gwrthgiliedig fyd Cristionogol o herwydd ei 
weithredoedd cyssegr-iadradol ! Cywilyddied o herwydd ei gjf- 
reithiau cul, cyfyngedig, a dnll bleidiol ! 

0« y w amledd gwragedd yn osodiad dwyfol,paham na wnaeth 
yr Arglwydd fwy nag un fenyw i Adda? Oblegid fod un yn 
ddigonol iddo er dechreu y gwaith o boblogi y greadigaeih hon. 
Mae yr Arglwydd yn gyffredin yn cyflawni ei waith trwy gyf- 
reithiau arfaethol a aefydlog. Cyfroith cenedliad yw y dull 
sefydledig trwy ba un y mae y gwrrywod a’r benywod wedi cael 
eu corffoli allan o'r prídd, yn ystod y chwech mil blwyddi di- 
weddaf. Cyn y gallai y gyfraith hou gymmeryd effaith, yr oedd 
yn anghenrheidiol i gyrff anfarwol y pâr cyntaf gael eu llunio 
mewn modd gwahanol i eiddo cyrff marwol eu hiliogaoth. Gau 
fod y pâr cyntaf wedi eu llunio trwy offerynoldeb uniongyrchol 
yr Hollalluog, gallai pawb eroill gael eu lluuio trwy gyfreithiau 
cyffredinol a sefydlog cenedliad. 

Yr oedd gallu gan Dduw i lunio holl drigolion y ddaear yn yr 
un modd ag y gwnaeth y pâr cyntaf, eithr ei ddoethineb a dref- 
nodd eu ffurfiad trwy gyfraith arall. Yr oedd gallu ganddo i 
lunio nifer fawr o fenywod i Adda, eithr ei ddoetbineb a drefnodd 
ffurfiad un yn unig fel yn ddigonol i ddechreu y gwaith mawr o 
liosogiad y rhywiogaethau dynol. 

Eithr ai nid yw yr Iesu,pan yn cyfeirio at undeb Adda ac Efa, 
yn un cnawd, yn trosglwyddo y meddylddrych nad oedd un gwr 
i gael mwy nag un wraig ? Nac yw; yr oedd yr lesu yn llefaru 
am y genedl Iuddewig, y rhai oeddynt yn arferol o roddi llyth- 
yron ysgar, a rhoi eu gwragedd ymaith ; yr oedd ef yn dangos 
iddynt fod Moses yn goddef i’r cyfryw lythyron gael eu rboddi, 
o herwydd caledwch eu calonau ; “ eithr o'r dechreu nid felly yr 
oedd.’’ Efe a ddywedodd wrthyut ei fod yn anghyfreithlawn 
iddynt ollwng eu gwragedd ymaith, oddieithr o achos gndineb. 
Efe “ a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch i’r hwn a’u 
gwnaeth o’r dechreu, eu gwneuthur hwy yn wrryw a benyw ? Afc 
efe a ddywedodd, Oblegid hyn y gâd dyn dad a mam, ac y glyn . 
wrth ei wraig ; a’r ddau fyddant yn un cnawd. O herwydd 
paham, nid ydynt mwy yn ddau, ond yn un cnawd. Y peth gan 
hyny a gyssylltodd Duw, nac ysgared dyn” (Mathew xix, 4, 6). 
.Mae yr Iesu yma yn amddiffyn dwyfoldeb a pharhad y cyfam- 



38Ö 


UDGORN SEION. 


mod priodasol. Dangosa nad yw y gwr a'r wraig mwyach yo 
ddau, eithr yn un cnawd. Pa beth ydym yn ddeall wrth fod dau 
yn dyfod yn un cnawd? A yw yn golygu fod y gwrryw a'r 
fenyw yn colli eu hunanoliaeth fel personau ? Dim mewn un 
modd. Ni ddygwyddodd amgylchiad felly yn un oes o’r byd. A 
y w yn golygu eu bod yn dyfod yn un yn unig yn eu drychfeddyliau, 
serchiadau, a’u meddwl ? Nac yw ; dweyd y mae y byddant yn 
un cnawd: sylwch ar y dywediad, “ un cnawd” nid un meddwl. 
Ocd pa fodd y gall hyn fod yn bosibl ? Ateb; Trwy gyfammod 
cyssegredig prioda9, mae y wraig yn rheddi ei hun yn rhydd a 
gwirfoddol i’r gwr; nid yw hi mwyacb yn eiddo iddi ei hun, ac 
ni pherthyna i’w rhieni, nac i neb arall; raae hi wedi rhoddi ei 
hun yn gyfangwbl i’w gwr ; hi yw ei amgeledd cymhwys; ei 
eiddo; ei gnawd, yn gymmaint ag yw cnawd ei gorflf ei hun yn 
eiddo iddo ef: am hyny y dywed Panl, “ Felly y dylai y gwyr 
garu eu gwragedd, megys eu cyrff eu hunain. Yr hwn a garo ei 
wraig, sydd yn ei garu ei hun. Canys ni chasâodd neb ei gnawd 
ei hun ; eitlir ei fagu a’i feithrin” (Eph. v, 28, 29). Er ei bod hi 
etto yn cadw ei hunaniaeth fel person ar ben ei hun, etto i arail 
y pertbyDa, ac nid iddi ei hunan ; hi yw ei “gnawd a’i esgyrn 
ef.’’ Mae yr hwn, gan hyny, a ysgara ei gnawd a’i esgyrn ei 
hun, “ ond o achos godineb, yn peri iddi wneuthur godineb; a 
phwy bynag a brioda yr hou a ysgarwyd, y mae efeyn gwneuthur 
godineb > ’ (Mathew v, 32). Yn awr, y gwr ag a achosa i’w wraig 
ei hun, yr hon trwy briodas yw ei gnawd ei hun, i gyflawni 
godineb, a ystyrir yn odinebwr ei hun, ac a fernir ac a gon- 
demnir gyda’r godinebwyr; canys ynddo ef y mae’r pechod 
mwyaf, oblegid iddo orfodi ei gnawd ei hun i gyflawni godineb, 
trwy ei gollwng hi ymaith. A phe priodai, ar ol ei gollwug hi 
ymaith, hyny fyddai ychwanegu pechod at becbod ; canys, ar ol 
gorfodi ei wraig i gyflawni godineb, mae yn ddiau y byddai efe 
yn awr yn cyflawni godineb ei hun. Am hyny y dywed yr Iesu, 
“ Pwy bynag a ysgaro â’i wraig, ond am odineb, ac a briodo un 
r.rall, y mae efe yn tori priodas’’ (Mathew xix, 9). Felly gwelir, 
fod y gwr a ysgaro â’i wraig yn anghyfreithlawn, er y gall efe 
aros heb briodi, yn cyflawni pechod cyfartal i eiddo godineb, o 
herwydd y mae “ yn peri iddi wneuthur godineb ;” ac os prioda efe 
tra yn y trosedd mawr hwn, efe, wrth gwrs, a briodai yn groes i 
ewyllys Duw ; gan byny, ni fyddai gan Dduw ddim a wnelai â.’ì 


UDGORN 8EION. 


3*1 

gyssylltu ef ag arall; o ganlyniad ei briodas, heb fod o apwynt- 
iad dwyfol, a ystyrid yn anghyfreithlawn, ac o ganlyniad yn 
odinebus, fel pob priodas arall Ue nad yw awdurdod Duw yn cael 
ei gydnabod. 

(I'w barhau.) 


SYLWADAU AR DDYN. 

Yn mhlith gwahanol greadigaethau Duw, nid oesdim yn ddiwedd- 
ar wedi tynu fy sylw yn fwy ueillduol nâ chyfan9oddiad y corff 
dynol, ynghyd â’r nwydau ueu’r tueddiadau perthynol iddo. Y 
mae doethineb y Duw mawr i’w weled yn nghreadigaelh dyn, yn 
ardderchog tu hwnt i fesur. Y mae gosodiad y gwahanol rauau 
a’r aelodau ag sydd yn gwneyd i fvny ei gortF, i’w canfod mor 
drefnus ac mor anhebgorol angheurheidiol er dedwyddwch dyn a 
gogoniant Duw, fel ag y mae yn hawdd i hyd y nod y gwanaf 
ei amgyffrediadau i ddeall fod gwir anghenrheidrwydd am 
danynt. Y fath gywreinrwydd sydd i’w ganfod yn ngwaith y 
Peirianuydd dwyfol yn dyrchafu y corff uwclilaw rhodfeydd yr 
abwydyu, a’i osod ar golofnau syroudol, y rhai a’i cluda o’r naill 
fan i'r llall, i edrych ar wahanol wrtbrychau, ac i wybod helynt- 
ion y byd, yn ol ei ewyllys ei hunan. Hefyd, y traed, y rhai’n 
sydd raegys isel-feini, ac wedi eu haurhegu ag arfogaeth o gyrn 
er eu hamddiffyn yn ei doithiau beunyddiol. Y breichiau a’r 
dwylaw, inor ddefnyddiol y maent er cytiawni y perwyl gogon- 
eddus oedd gan y Creawdwr mewn golwg, sef llafurio y ddaear, 
&c. Y ffroen i dderbyn aroglau blodau a phêr-lysiau y maes ; y 
genau i ymhyfrydi yn archwaeth aeron melysion y wlad ; y glust 
i wrandaw lleferydd ei Iôr ; a’r tafod i ddadsain ei foliant. Y 
llygad drachefn, yr hwn a gorona y cyfau — mor ogoneddus ei 
oruchwyliaeth, mor anghenrheidiol ei wasanaeth : efe a edrycba 
dros yr holl adeilad— efe a’i hysbysa pan fyddo peryglon o’i 
gylch, ac a ddangosa iddo noddfa fel y rhedo rhagddynt: efe 
hefyd a’i hysbysa pan fyddo anghen am lanhau y corff, a’i osod 
yn drefnus yr olwg mewn cymdeithas, a thrwyddo ef y galluogir 
dyn i edrych ar holl ryfeddodau ac ardderchawgrwydd y greadig- 
aeth. Yn wir, gallwn ddweyd gyda’r apostol Paul/‘ Yr aelodau 
a ystyriwn wanaf yn y corff ydynt anghenrheidiol’’ (Cor. xii, 22*. 


"J82 


UDGOEN 8E10N. 


Etto, nid llai gogoneddus yn eu gosodiad ydynt y nwydan 
neu y tueddiaduu perthynol iddo. Credaf fod pob nwyd nen 
duedd ag sydd mewn dyn yn anhebgorol anghenvheidiol er ded- 
wyddwch dyn a gogoniant Duw ; ac hebddynt uas gallasid dwyn 
oddiamgylch fwriadau Duw'. Ond, meddai rhywnn, yr ydvm yn 
deall fod niewn dyn dueddiadau i chweunych aur ac arian ei 
gyramydog, ei dir, ei dai, a’i anifeiliaid, &e.; ac megys yn benaf 

0 bob petb, gwelir ef aml bryd megys am lucbwino ei wely priod- 
Ä8ol. Gwelir dynion drachefn yn casâu ac yn cenhgenu wrth eu 
gilydd, ac yn oml ni orphena y gyfiafan hyd oni thywalltant 
waed. Ac a ydyw yn bosìbl fod tueddiadau o’r fatb yma yn 
anhebgurol anghenrheidiol, er dedwyddwch dyn a gogoniant 
Duw ? I hyn yr atebaf fel y canlyn : — Y raaey priodoleddau byn 
wedi eu gosod ynddo er ei gynhyrfu i weithredu mewn achosion 
cyfreithlawn, fel y derbynio Duwei ogoniant bwriadol oddiwrtho. 
Ac y mae pob dyn wedi ei fendithio gan Dduw, i raddau mwy 
neu lai, â goleuni cynnyddol yn ei ddyfodiad i*r byd (Ioan i, 9), 
yr hwn a’i galluoga i iawn farnu pa bryd, ac yn mha le, y mae 
yn gyfreithlawn iddo ymollwng i’w nwydau. Oddiwrth hyn, gall- 
wn ddeall fod dyn yn oruchwyliwr dro6to ei hun, ac o ganlyniad 

1 lywodraethu ei nwydau, ac nid ei nwydau i’w lywodraethu ef; 
oblegid, pan yn y selyllfa druenus yma, y raae dyn lawer pryd 
wedi defnyddio y galluoedd a gafodd er cyflawni bwriadau Duw, 
i filwrio yn ei erbyn. Awgryma yr apostol Iago fod y tafod wedi 
ei roddi er moliannu Duw, ond ei fod yn aml yn cael ei ddef- 
nyddio er ei felldithio. Mae yn wir fod tuedd mewn dyn i 
chwennych tir a thai, gwisgoedd ac anifeiliaid, a golud o bob 
math ; ond y mae goleuni rheswm yn ei ddysgu na ddyiai am- 
ddifadu ei gyromydog o*i eiddo, eithr i lafurio yn ddyfalâ’i ddwy- 
law ei hun, hyd oni ddelo yn feddiannol ar olud ei hunan. 
Hefyd, y mae dyn, megys pob creadur arall, a thuedd ynddo i 
chwennych ei ry w ; ond dylai fod yn ofalus vn hyn etto, na fydd 
rddo ormesu ar iawnderau ei gymmydog roewn un dull na modd; 
oblegid byddai i’w gydwybod, pe gwnelai hyny, ei gondemnio; 
ond dylai ddysgwyl wrth Dduw am gymhares, a’j hystyried 
me gy s y penaf o roddion y nef. Y mae Duw yn casâu ac yn 
digio, ac y raae yn dysgwyl i ninnau wneyd hyny befyd. Nid 
casâu ein gilydd, bid siwr, eithr casâu yr byn sydd ddrwg ac 
atgas yn ngolwg yr Arglw’ydd. 


l'DGJRN* SElOtf. 


Yn awr, ni a welwn, pe byddai dyn heb fod yn feddiannol ar y 
priodoledau byn, y byddai yn anmbosibl iddo gael ei gfnhyrfu 
i gyflawni bwriadau Duw, sef llafurio y ddaear, amlhau ei ryw- 
iogaeth, a phoblogî y byd ; ffieiddio v drwg, a cbilio oddiwrtho. 
Gwelwn mai trwy effaith yr un nwydau y maedyn lawer tro wedi 
troseddu yn erbyn Duw, ag y mae y pryd arall wedi rbyngu ei 
fodd ef. Mae ynom hefyd duedd i garu, yr hon sydd fel y lleill 
o’r tueddiadau, yn anhebgorol angbenrheidiol er ein huno â’n 
gilydd, ac er cynnorthwyo ein gilydd o dan wahanol amgylchiad- 
au : ac etto, pe byddaì i ni ymollwng yn hollol dan lywodraeth 
hon, megys y lleill o’r nwydau, byddai yn bosibl i ni gael ein 
niweidio, gan nad oes dim dealltwriaeth yn y nwydau. Byddai 
iddi ein cynhyrfu i garu y drwg, pan y mae Duw yn ein hannog 
i gilio oddiwrtho. Dyweda Paul nad yw yn meddwl yn ddrwg, 
eithr meddylia yn dda ara bob peth. 

Gwelwn bellach, yr anghenrbeidrwydd sydd arnom o iawn 
adnabod ein bunain, adnabod Duw, a deall ei gyfreitbiau a’i fwr- 
iadau, ac i ofalu bob amaer fod ein holl ysgogiadau yn gyfryw ag 
a fyddont yn gymmeradwy yn ngolwg Duw. YTrth edrych ar y 
gwrthddrych gogoneddus yraa o eiddo y Jebofah bendigedig, sef 
dyn, ynghyd à inyfyrio ar y dybenion mawreddog oedd ganddo 
mewn golwg pan yn ei greu, teimlaf i ddywedyd yn ngeiriau ei 
hen was gynt, “ Mawr a rhyfeddol yw dy weithredoedd di, O 
Dduw ; ac atn dy ddaioni y'th fythol glodforaf.” 

Mcrthyr-Tydjil. John Reynolds, Icu. 


Y LLYWYDD D. JONES AT GYNNADLEDD DDWYR- 
EINIOL MORGANWG. 

Dymonir hysbysu y cynnelir Cymmanfa Ddwyreiníol Morganwg 
yn Neuadd y Cymreigyddion, Merthyr, arddydd Sul, y 20ain o 
Fehefin. * 

Erfynir ar Lywyddion cangenau, hyd y byddo yn bosibl, ym- 
gyfarfod yn y lle uchod yr hwyr blaeuorol, er cyd drefnu mesurau 
perthynol i’r gynnadledd. Hefyd, dymunir arnynt gyflwyno i*r 
pwyllgor cyffredinol y pryd hyny, gynnrychioliad o bob peth a 
bertbyna i’r cyssylltiad sydd rbwng eu cangenau â’r pwylìgor. 
Gan fod y cyfnod hwn yn terfynu y cynnrychioliad haimer 


584 


ÜDGORN SEION. 


blynyddol, a chan fod y Brif-ly wyd iiaeth Brydeinig yn dysgwyl 
deall drwyddi, ansawdd y gynnadledd yn drwyadl, gobeithio nad 
esgeulusa y Llywyddion eu dyledswydd i gyflwyno i ninnau yr 
unrhyw raor gywir ag y bo modd. Na cbynnrychioler neb 
swyddwr nac aelod mewn cyflawn gymdeithas, oddieithr eu bod 
hwy yn gwybod eu bod yn deilwng o hyny. Os oes rhywun wedi 
yraadael o unrhyw gangen heb lythyr gollyngdod, neu os na 
ddeallir pa le y mae, — os oedd yn wybodus fed ei fuchedd yn ei 
annheilyngu o aelodiaeth cyn myned, — ysgymnner ef cyn y 
cyunrychioliad. Os nad oedd yn anfoesol cyn rayned, cynnrych- 
ioler y cyfryw dan yr enw “ gwasgaredig y Dyraunol fyddai i 
bawb gynnrychioli yn ol y drefn a ganlyn : — Enw y gangen, arch- 
offeiriaid, henuriaid, offeiriaid, athrawon, diaconiaid, ysgymun- 
wyd, bu farw, ymfudodd, bedyddiwyd, gollyDgwyd, derbyniwyd, 
gwasgaredig, a chyfanrif. 

Gofaler fod y swyddwyr a phawb yn gynnwysedig yn y cyfanrif. 
Ystyrir fed yr hwn a gaffo lythyr o ollyngiad i fan arall, mewn 
cyfrifoldeb i’r gangen a roddes y llythyr iddo, hyd nes yr ymuna 
ag un arall. Os esgeulusa ymuno, galwed brawdlys y gangen 
hono ef i gyfrif, ac yraddyged ato yn ol rheolau dyscyblaethol yr 
eglwys, fel pe na roddasai y llythyr iddoj canys trwy ei esgeul- 
usdod, fforffetiodd ei hawl,yn ol ammodau y trosglwyddiad. Os 
dealla unrhy w lywydd neu aelod am ryw un yn eu cyramydogaeth, 
a broffesa fod yn aelod eglwysig, ac heb ymuno â hwynt, dylent 
ymdrechu eu goreu i’w adferyd i undeb â hwy, drwy anfon i'r 
gaugen a adawodd am lythyr rhyddhaol oddiyno. Os methant 
lwydd® i’w adferyd, ysgrifenant eu tystiolaeth o barthed iddo i 
Lywydd y gangen lle y bu ddiweddaf, a hysbysant yntau o byny, 
fel, os dymuna, y caiff gyfleu i amddiffyn ei hun; oni ddaw, 
dyscybled y cyughor ef yn ol ei drosedd. Gofaler fod “ Llyfryr 
Eglwys" yn dangos wrth ea henwau yr un fath â llyfr y cyng- 
hor. Nac esgeuluser cofnodi yno y ddyscyblaeth a roddir ar bob 
p®rson. Erfyuir hefyd gyfrifon manwl o’r derbyniadau a’r tal- 
iadau perthynol i’r “ Gymdeithas Ymfudol,” a pliob cyfraniadau 
a berthyna i’r gynnadledd. 

Os diswyddwyd unrhyw swyddwr, cynnrychioler ef yn mhlith 
yr aelodau ; canys y cyfryw ydyw, ac a fydd, oddieithr ei gyn- 
nysgaeihu ef â swydd wedi hyny. 

Erodyr llywyddol, caniatewch alw eich sylw difrifolaf at ddau 



t’DGORN SEION. 


3?ô 

betb pertbynol i*r uchod ; sef, yn gyntaf, eich cyfrifoldeb, os yn 
wybodus yr ysgyniunir neb yn anhaeddiannol o’ch heglwys. Yn 
ncsaf, eich cyfrifoldeb hefyd os intyaredd yn unig fydd eich ar- 
wyddair ar gost ctjjìawndcr. Pa fodd nad ydych yn gyfranog o’r 
gwarth a achosa, a’r diwg a wna, esgeulusdod o ddyscyblaeth, 
pan ei teilyngir? Cofiwn raai nid ein heglwys ni, eithr eglwys 
Dduw, yw yr hon ag yr yrnddiriedwyd i ni ei dyscyblaeth ; ac o 
ganlyniad, nid ein teiraladau, ond cyfmionder o bob tu byd y bo 
ynom, a ddylai benderfynu tynghed pob un. Os na ymdrecha 
dyn fyw vn dduwiol, ni ddylai fod iddo enw yn ein plith ddira 
hwy nag y profa ei weithredoedd hyny. Oediad gormodol yn 
fyDych a ddyga fwy o ystaen ar ein crefydd nag a olcha efe na 
chwithau yraaith yn fuan, efallai. Gwneler pob peth yn “ wedd- 
aidd ac mewn trefn,” mewn cyfiawnder a doethineb, a gweddiwn 
am fenditli ein Duw arno. 

D. Jones. 


CORFF YSBRYDOL. 

Anwyl Frawd Jones, — Dymunaf arnoch i roddi ycbydig o 
oleuni i rai trwy gyfrwng yr Udgorn, raewn perthynas i gorfT 
ysbrydol. Gwelais sylwadau 0. Pratt yn yr Udgorn, cyf. y, 
tud. 332, fel y eaulyn : — “ Bodau syrthiedig a genedlant hlant, 
cyrff pa rai a gyfansoddir o gnawd ac esgyrn, gan gael eu fiurfio 
allan o’r gwaed a gylchreda yn ngwythienau eu rhieni. Bodau 
nefol a genedlant blant cyfansoddedig o’r hylif pa un a gylch- 
reda yn eu gwythienau, yr hwn sydd ysbrydol ; gan hyny rhaid 
i'w plant fod yn ysbrydoi, ac nid cnawd ac esgryn.” Hefyd, eich 
sylwadau chwithau yn yr “ Eurgrawn,” tud. 29: — “ ‘ Anianol’ — 
cvnnwysedig o gig a gwaed : * YsbrydoP— cynnwysedig o gnawd 
ac esgryn.” Yn awr, y gofyniad yw, a oes cyrfif o gnawd ac 
esgyrn” gyda’r duwiau ? Os oes, a ydynt hwy yn cenedlu plant 
vn wahanol iddynt eu hunain,yn groes fel y mae cenedlu ar y 
ddaear? Gobeithiafy gwnewch sylwadau byr ar byn. — H. B. 

ÁTEB I’R UCH0D. 

Ni wyddom am un ffordd i oleuo H. B. yn well nâ’i gyfeirio at 
y manau hyny ein cyfeiria ni ; darllened etto yn feddylgar, a 
chredwn y rhaid iddo gael ei lwyr foddloni. Hefyd darllened 



UDGORN SEÎON. 


3»r> 

1 Cor. xv, 40, a’n sylwadau arni yn yr “ Eurgrawn,” tud. 28. 
Ychwanegwn, rhag ofn fod H. B. yn cam-ddeall ystyr y “ bodau 
syrthiedig,’’ nid ysbrydion neu angylion syrthiedig a feddylia 
Mr. Pratt yn y fan a nodwyd. oud yr hil ddynol ; y cyntaf nid 
eppiliant oll, yr olaf a genedlant eu rhyw eu hunain. Y “ cyríf 
nefol” a genedlant fodau ysbrydol, fel y dyweda Pratt yn eglur. 

D. JO.NES. 

DECHIIEU CYFROL ARALL O’R “UDGORN. , ’ 

Wrth ystyried y byddai 52 o rifynau wythnosol yn ormod o un 
gyfrol n*r Udgorn, barnasom raai doethineb fyddai eu gwneyd 
yn ddwy, gan orphen yr un bresennol ar y 25ain o’r mis hwn, a 
dechreu y llall ar yr ail o Orphenaf. Buasem wedi bysbysu byn 
yn gynt, oni bai i ni fod ar daith trwy y Gogledd. Bwriadwn 
ddechreu y gyfrol nesaf â llythyren newydd, yr hon a fydd yn 
rhwyddac!» i bawb ei darllen, er na chadwa fwy o le nft’r Jyth- 
yren bresennol. Erfyniwn ar yr holl Ddosparthwyr a’r Llyw. 
yddion i roddi gwybod i ni pa Difer o rifynau a gymmerant o’r 
gyfrol nesaf, erbyn y 25ain o’r mis hwn, o belìaf. Os bydd 
rhywrai heb roddi gwybodaeth erbyn hyny, danfonir yr un nifer 
iddynt ag a ddanfonir yn bresennol, dan y9tyriaetb eu bod yn 
ymrwymo i gyinraeryd yr un nifer hyd ddiwedd y flwyddyn. Os 
dygwydd i’r cylchrediad fyned yn llai, mae perygl i bris yr Ud- 
gorn fyned yn fwy ; ac annogwn bawb i gadw hyny mewn 
golwg, a chofio fod yn well cael 30 o rifynau am geiniog yr un, 
nag 20 ara geiniog a diroai yr un. Gobeitbiwn nad oes gwaith 
annog y Saint i wneuthur eu goreu, gan yr ystyriwn y dylai fod 
llwyddiant yr IJgJwys y perthynant iddi yn agos iawn at eu 
calonau. Gyda llaw, gallwn addaw y cynnwysa y gyfrol nesaf 
etto, lawer o ysgrifeniadan gwerthfawr iawn, y rhai a barant 
Jawenydd i bawb a garant lwyddiant Seion. 


GWAHODDIAD I’R SAINT I SEION. 

Tòn— “ Y ddau geiliog wydd.” 

Gwrandewch, Formoniaid, wyr dewr diniwed ; 
Rhowch glust, gwrandewch yn llou, 


UDGORN SEION. 


387 


A dewch jn ebrwydd, ’nol gair yr Arglwydd 
I maes o B&bilon, 

Tua’r wlad hyfryd aydd mewo adJewid,. 

I hnwb o dealu’r flydd ; 

Y sawl a gredo, ac a ufyddhao, 

Yn wir gadwedig fydd ; 

Cant etifeddu’r fraint 
A thrigo ’n mhlith y Saint, 

Lle bydd yr lesu yn teyrnasu, 

Dros fil o tiwyddi niaith, 

Yn mhlith prophwydi ac apostolion^ 

A phatriarchiaid llou, 

Ac Abra’m ffyddlon, a Sarah siriol 
Yn trigo gcr eu hron. 

Yn mhlith y dyrfa hardd, 

Bydd Dafydd yr hen fardd, 

A Moses lariaidd, ac Anron fwynaidd-, 

Ac Adda fu’n yr ardd ; 

A'r hen Simeon, gynt a fendithiodd 
Yr Jesu ’n faban gwan ; 

A Daniel ddawnus fydd yn gysurus 
Yn sefyll yn ei ran. 

Dynia y gareg a welodd Daniel 
Yn myned rhag ei bìaen ; 

Mae hon yn dryllio ac yn n»alurio 
’R holl ddelwau ’n fawr a ra.dn : 

Yr hen esbnniadau o eiddo'r taduu, 

A'r traddodiadau gynt, 

Maent yn diflauu fel tarth yn codi, 

0 tìaen y dwyfol wynt, 

Yn rnlaen tnne rhedfa bon, 

Nes llnnwo’r hyd o’r bron : 

Fo ddaw’r ceuedíoedd, oll sydd yn ffyddlon 
Cyn hir i dderbyn hon; 

A r hen Inddewon, hwy dd’ont yn lluoedd 

1 gredu 'n pgwir Fab Duw, 

Fan y gwelont ei fawr arohollion r 

A gwodd ei ystlys friw : 

Pryd hyn bydd tyrfa lon 
Yo moîi ger ei fron, 

Heb un genfigen, na llid, na digter, 

Na brad o dan un fron; 

Ond pawb mewu cariad a chyd-weithrediad 
Yn tnoli'r Iesu’n llon, 

Am iddo’u tynu a’u llwyr waredu 
O bläau Babilon. 


Rymni. 


WlLLlAM ChARLSS. 


UlHîORN SEIOIT. 


38 * 


AMRYWIAETHAU, &c. 


O’r Dyffryn. — Wedi hir ddysswyl, mae cyflawnder o hanes- 
ion o’r Dyffryn wedi cyrhaedd Liverpoel, ac hysbysant fod' y 
Saint yn lltryddo yn mhob peth da, a’r cyfan yn myned yn 
mlaen yn hwylus. 

Orson Pratt. — Cyrhaeddodd yr Henuriad Orson Pratt y wlad 
hon, ar y 29ain o Fai, raewn iechyd da. Nis gwyddom ddim etto 
pa mor hir y bwriada aros, ond diau y bydd ei ddyfodiad yn 
wledd i lawer. 

Gwylio a Gweddio. — Tra yr oedd rhyw barchedig yn ddi- 
weddar gyda’i deulu mewn cwrdd gweddi, torodd lladron i’w dỳ, 
gan ladrata ei wisgoedd goren, oriawr aur ei wraig, arian, a 
phethau ereill, a gadawodd ar ei ol y wershou yn ysgrifenedig 
ar bapyr, sef “ Gwell gwylio nâ gweddio.” 

Hysbysir ni trwy lythyr oddiwrth yr Henuriad T. Jeremy, 
fod yr enwog Mr. Robert Parry ( Robyn ì)du) wedi ei fedyddio yn 
ddiweddar yn Abertawy, a’i fod wedi ymrestru yn myddin y Saint. 


Taliadao o Feh. 3 hyd Meh. 9. — Cwmbach, £3 16s lc; 
Aberamraan, 4s; Hirwaen, 14s 9c ; Rymni, 13s 4c; George- 
town, 10s 4c; Troedyrhiw, 4s, — Cyfanswm, £6 2s 6c. 

At y Llywyddion, &c.— Bydded i’r Cynnrychioliad hanner- 
blynyddol gael ei wneuthur i fyny ar y 80ain o’r rais bwn, a’i 
yru ỳn ddioed at y Llywydd W. S. Phillips. gan y dysgwylir yr 
unrhyw oddiwrtho yntau yn Liverpool yn mhen saith diwrnod ar 
ol y 30ain. — A bydded i drysorwyr y Drysorfa Yrafudol wneyd 
eu cyfrifon i fyny, a danfon eu cyfraniadau at y Llywydd W. S. 
Philìips yn uniongyrchol ar ol y laf o Orphenaf, gydag enwau 
y cangenau a’r symiau a gyfranwyd. 

‘‘ Y Casgl.’’ — Mae y Crynhoad hwn o Draethodau, Caniadau, 
Llythyron, yn awr ar wertb, yn yr un fath rwymiad â Llyfr Mor- 
mon. Mae ei bris yn amrywio o 3s i 3s 6c, yn ol cynnwysiad y 
Uÿfr. Yn awr yw yr amser i sicrhau copiau o hono, gan mai 
dyroa y Casgliad olaf o’n heiddo ni, ond odid. 

Cymmanfaoedd. — Cynnelir Cyroraanfa Ddwyreiniol Morgan- 
wg, ar y 26ain o Febefin ; Sir Frycbeiniog, ar y 3ydd o Orphen- 
af; Sir Fynwy, ar y lüfed ; Abertawy, ar y 17eg ; Llanelli, ar 
y 24ain ; Caerfyrddin, ar y 31ain; Aberteifi, ar y 7fed o Awst; 
Gogledd Penfro, ar y 14eg ; a Deau Penfro, ar y 21ain. 
f&T Bydded i’n gobebwyr fod yn amyneddgar. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis , Printer, Johns Street , Georgetown , Merthyr. 


i. OâVlS, ASG RA PF VDD, U E*T R V Ü-T V D F I L. 


UDGORN SEION, 

NIU 

^rrnt 12 ẃatnt. 


Ruif. 25.] MEHEFIN 18, 1853. [Cff. V. 



COFNODION C YMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A gynnaliwtjd yn y Tabemacl , Dmas y Llyn ITfì/rn Fawr t yn 
dechreu Hydref C, 1802, 10 yn y boreu , — y Llywydd Driyhatn 
Toung yn llywyddu. 

[Paibad o dtid. 155.] 

Ar v 7fed o Hydref, atu 6 yn yr hwyr, corwmau y Degau a- 
thrugain a ymgynnullasant yu y Taheruacl, ac a alwyd i drefn 
gan y Llywydd Joseph Young, pan y canwyd bymn. Gweddiwyd 
gan yr Henuriad Levi Hancock. Canwyd yr hymn,“ Sweet is 
the work, my God, my King.’’ 

Gofynodd y Llywydd Joseph Young os oedd rhywun yn bre- 
sennol a allai hysbysu sefyllfa y brodyr ag oeddyntheb gyrhaedd 
o’r Taleithiau? Hysbysodd y brodyr fod cwmpeini y siwgr wedi 
colli pedwar ugain o anifeiliaid trwy ystorm mewn un noson • 
nid oedd gan lawer ddim blawd, ac yr oedd eu dyoddefiadau yn 
fawr, ac yr oedd y cwmpeini siwgr yn byw ar eu ychain rhewedig. 

Sylwodd yr Henuriad Y'oung — Mae llawer o bersonau ag 
yöynt wedi eu hordeinio yn Ddeg-a thrugain, yn awyddus am 
wybod pu bryd y gallant gael eu rheoleiddio. Yr wyf yn dweyd 
yu awr, am iddynt ymofyn â Llywydd henaf unrhyw gorwm ; ac 
os oes yno wag leoedd i’w cael, elent iddynt, 5 llanwent hwynt. 
Yna efe a ddygodd gerbron bwnc Neuadd Gelfyddydol y Deg-a- 
thrugain, ynghvlch pa un nid oedd dim wedi ei wnevd yn ystod 
25 



390 


CDGORN SEION. 


y deuddeg mis diweddaf, er fod ganddo yn awr yn ei feddianF 
felin lifio, yr hon oedd barod i weithio, ac i ddiwallu y neuadd â 
choed. Y mae baich yn bresennol ar fy ysgwyddau, ac yr wyf 
am wybod os yw y baich hwnw i gael ei gymmeryd yraaith. 
Medda y felin sydd genym gronfa naturiol ragorol, yr hyn a 
brofwyd gan lif-ddwr y gwanwyn diweddaf; a chan fod y llif yn 
gron, gwna lifio yn gyflym iawn ; a gallem droi yr oll o Cottou- 
wood Creek ar y droell, pe dyraunem. Os ydych yn meddu 
ewyllys, fe all y crwndŷ gael ei adeiJadu, a gellir ei doi erbyn yr 
hydref nesaf. 

Zera Pulsipher a ofynodd — Pa faint a aberthasom ni pan 
yrwyd ni o Hirtland, neu o Missouri, neu o Nauvoo? Atebodd, 
bob tro lawer iawn mwy nag a elai i adeiladu y Neuadd Gel- 
fyddydol. 

Levi W. Hancock a sylwodd ar ddechreuad yr Eglwys. Pan 
nad oedd ond deg ar hugain o aelodau, gorchymynwyd iddynt 
adeiladu Teml 68 troedfedd wrth 95 troedfedd, a dau lawr o uch- 
der; a phe cydweithiem, ni a allera adeiladu y Neuadd Gelfydd- 
ydol houa. 

J. M. Grant — Mi a bleidleisais unwaith na chaniateid i neb 
ddyfod i’r cyfarfod os na ymddygai fel y dylai ; ac nid wyf wedi 
galw hyny yn ol. Darfu i’r Degau-a thrugain bleidleisio dros 
adpiladu Neuadd, ac y mae ganddynt hwy i gyflawni y cyfammod 
hwnw. — Nid yw Swyddfay Degwra yn adwaenneb Llywyddiaetb, 
na Deuddeg, na Degau-a-thrugain, na Henuriaid, Offeiriaid, 
Athrawon, na Diaconiaid, eithr ymwneyd y mae â phersonau ; 
ac yr ydym yn gweled y canlyniad — y mae yn adeiladu ei 
Thabernaclau, ei Cbyughor-dai, ac adeiladau ereill pan fydd 
eisieu. Mae awydd wedi bod, ac yn bod,yn mhlith y Degau-a*. 
thrugain i gael Neuadd i’r Degau-a-thrugain ; a chwi a ellwcb ei 
hadeiladu, eithr y mae yn gofyn am ddolars ac ergydion celyd, ac 
y mae eisieu pentwr i’w gario yn y blaen. Ac yr wyf fi yn 
gweddio ar yr Arglwydd i’ch cynnorthwyo i wneuthur eich dyl- 
ledswydd. 

B. L. Clapp — Yr wyf fi wedi fy chwipio am beidio byw yn y 
ddinas lion, a'm hpnig esgus yw, nad wyf yu ddyn digon smart i 
fyw yn Ninas y Llyn Halen. 

Joseph Young — Yr oeddwn i wedi llwyr gredu, ddwy fiynedd 
yn ol, pe gadawsid fi a’m Cynghor a’r Degau-a-thrugain yä 


UDGORN SEION. 


391 

íìônydd, y buasem wedi adeiladu tý cwrdd da o’r hen ffasiwn, 
wedi ei gyssegru, a buasem ynddo erbyn yr amser hyn. Mae 
dros 6,000 o ddolars wedi eu gwario eisoes ar y Neuadd hon, ac 
nid yw y llawr wedi ei gyfodi etto, o bedair troedfedd. 

Nathan Tanner a gynnygiodd fod iddynt werthu y felin, a rhoi 
y Neuadd i fyny. Eiliwyd, eithr ni ehariwyd. 

John Pack a fu yn absennol am dair blynedd, ac a gafodd oi 
deulu, pan ddychwelodd, mewn dyled ; eithr yr oedd yn foddlawn 
gwneuthur yr hyn oll a allai. Yna gadewch i ni adeiladu y Neu- 
add, a derbyn dysgeidiaeth ynddo. 

Y Llywydd B. Young — Mi a ddymunais ar y brawd Tanner i 
wneyd y cynnygiad bwna. Nid yw dyn ag aydd heb fod yn 
ddigon smart i fyw yn y ddinas hon, yn addas i lywyddu ar y 
corff yma o bobl. Pan fyddo Duw yn galw dyn i lywyddu, 
mae yn rhoddi doethineb idd<» i lywyddu ; felly pentyrwch y bai 
arnaf fi. Yr wyf am i chwi wybod i mi glywed yr hyn oll a 
lefarwyd y prydnawn liwn. ISIi a apeliaf at bob un o’r Üegau a- 
thrugain ag oedd yn Nauvoo, pa un a oedd y Neuadd hono yn 
glod i’r Degau-a thrugain ; cyfrifid hi felly yn New York, ac yn 
Lloegr. Myfi oedd cynlluniwr y Neuadd hona, ac y mae cywil- 
ydd arnaf o’i phlegid, gan ei bod yn rhy fycban. Er bod yn 
glod i’r corff yma o bobl, bydded iddynt adeiladu neuadd a gyn- 
nwysa 15,000 o bersouau ; yr oedd y Degau-a-thrugain yn 
cynllunio yn Winter Quarters, er cael hoelion a gwydr at neuadd 
yu y mynyddoedd. Medda y corff yraa o bobl y ragorfraint o 
adeiladu neuadd, a bydd yn perthyn i’r Eglwys. Nid oes arnaf 
yr ofn lleiaf o ymraniad yn yr Eglwys hon, canys mi a allaf eu 
troi liwynt fel yr ewyllysiwyf. (Amen.) — Mae sylfaen wedi ei 
gosod i adeiladu arni. Yna efe a lefarodd yn ganmoladwy am 
John D. Lee yn adeiladu y neuadd yn Nauvoo — Ni a adeiladwn 
ein temlau a’n neuaddau celfyddydol ein bunain, canys yr Ar- 
glwydd a oddefodd i ni gael ein gyru 61 o filltiroedd o unrhyw le, 
ac y mae genym i adeiladu drosora ein hunain. Mae fy synwyr 
da wedi fy nysgu i fod eisieu neuadd ar y Degau-a-thrugain ; 
ac yr wyf yn dywedyd, Ymdrecbwch ar y deau ac ar yr aswy, o’r 
tu blaen ac o’r tu ol, a dangoswch pa beth a ellwch wneuthur.— 
Dymunaf ofyn i’r bobl hyn, os gwyddant yr athrawiaeth y buont 
yneidysgu? Pa beth sydd i’w wneuthur er parotoi y ddaear 
hon erbyn milflwyddiant ? Mae gan Saint y Dyddiau Diweddaf 



392 


'JDGORN SEION. 


wneuthur, onide hwy a symudir, a gosodir ereill yn eu Ile. 
Ai ni ellwch chwi a minnau wneuthur dim beblaw fod Duw yn 
ei ofyn ar ein dwylaw, neu yn ei gymmeradwyo yn y nefoedd ? 
Fe dderbyniodd Joseph gynllun y deml yn Rirtland, ac fe ddy- 
wedodd wrthyf fi, Pe gwnelai y bobl byn fel y ceisir ganddynt, 
ni fuasai ond afreidiol i gael dadguddiad. Os byddwch chwi yn 
gybyddlyd a diog, dicbon y cewch cbwithau ddadguddiad o 
berthynas i’r neuadd hon. Y gewyn, yr asgwm, a’r gwythi, yw 
yr uuig feddiannau i adeiladu â hwynt, ac mewn gwirionedd nis 
gall meddiannau ereill fodoli. Dylai un rhan o dair o feddiannau 
y Saint fyned i ycbwanegu harddwch y ddinas; eithr bydded 
iddynt eu trysori i fyny, a byddant yn bobl dlodion ac anghenus. 
Pe byddai yr adeilad dystadl bwn (sef y Tabernacl) yn awr yn 
ei scfyllfa gynhenid, ni fyddech cbwi mor gyfoethog ag ydych 
heddyw. A ellwch cliwi adeiladu y neuadd houo ? Gellwch, mi 
a allaf ei hadeiladu fy hunan. Foneddigion, mae eich neuadd 
wedi ei dechreu ; ac os oes rbywbeth i edifarhau yn ei gylch, o’m 
tu i, fod y neuadd yn rhy fychan ydyw ; ac etto nis gellir ei 
baeddu yn America. Buasai yn addurn i unrhyw heol vn Llun- 
dain. Mi a allaf fyned a chrynhoi i fyny yn awr, y meddiannau 
a gollir mewn un flwyddyn ddyfodol, mewu ceffylau, ychen, &c., 
a buasai y meddiannau hyny yn ddigon er ei badeiîadu. Yn 
awr gwnewch eich hunain yn dlodion, ac yua dangoswch pa 
foád y gwnewch eich hunain yn gyfoethog drachefn, a liyny ar 
egwyddorion rbesymol. Os oes arnoch eisieu neuadd, ewch ac 
adeiladwch hi. Nis gellwch gael dyn ag sydd wedi bod yma 
ddwy tìynedd, nas gall gael ei fara a’i saws gerddi. Mae Mor- 
moniaeth wedi gwneyd yr oll i mi, ac yr wyf yn diolcb i Dduw 
yn wastadol am iddo ddanfon Joseph y prophwyd, i ddadguddio 
ei ewyllys. Yn awr gollyngwch allan eich gweddeuau, a danfon- 
wch ddynion i weithio arni, byd nes y bo wedi ei hadeiladu. 
Bydded i’r Arglwydd eich bendithio, frodyr. Amen. 

Terfynwyd trwy weddi gan A. P. Roclíwood. 

Hydrcf 8, dau o’r gloch . — Agorwyd yn y ffordd arferol trwy 
ganu, gweddio, a chanu. 

Yr Henuriad John Vouug a sylwodd — Tra yr oedd y Llywydd 
yn pregethu y boreu hwn, yr oeddwn yn rayfyrio ac yn ymholi 
os oeddem yn gwerthfawrogi y benditlnon a gyfranwyd i ui. Nid 
oes un hobl dan yr holl nefoedd yn cael eu benditbio fel nyni, 


L' DGORN SF.ION. 


393 


canys y mao genym Apostolion, Propliwydi, a holl roddion yr 
Offeirindaeth eantaidd, ac yr ydym yn cael ein dysgu yn ffordd y 
bywyd tragywyddol ; ac yr ydym yr un raor sicr o iachawdwr- 
iaetli, a phe byddcra wedi ein hachub eisoes, os parhawn mewn 
gwneyi daioni. Mae yr holl fyd wedi ei sio i gysgu mcwn 
drygioni a phechod, a nyui yw y bobl ddedwyddolaf ar y ddaear, 
ac yr ydym yn cynnyddu yn fwy yn ngwybodaeth y gwirionedd 
yu feunyddiol. — Efe u gyfeiriodd at yr ysbrydion grwgnachlyd a 
ddaetliant i inewn ; dywedodd na wyddent hwy ddim am ddyodd- 
ef, mewu cymhariaeth i breswylwyr cyntaf y dyffryn hwn, llawer 
o ba rui a fuout byw ar grwyn a charnau ychen, ac ar gyrff 
bleiddiaid, a chan deimlo yn falch o’u cael ; n phan y dringenc 
y raynyddoedd er cael cettin gan yr Indiaid, yr ceddynt yn rhy 
weinion i’w tynu o’r tir. Chwi ag sydd yn grwgnach ac yn 
achwyn — nis gwyddoch ddim; yna daifydded eich grwgnach, 
canys nid oes achos i chwi fod yn newynog un diwrnod, eithr 
gellwch fyw ar y blawd goreu, &c. 

Y Llywydd Himball — Mao y gwirioneddau a lefarwyd yn yra- 
ddangos mor eglur a syral, nes y teimlaf yn sicr y gweilhreda y 
bobî yn iawn. Pan ddychweloch adref o’r lle hwn, meithriuwch 
yr hyn a glywsoch, ac ui adewir chwi mewn lywyllwch. Eíe a 
ddysgodd y mamau yn y ddyledswydd o hyffurddi eu plnnt, 
megys y mae yn ysgrifenedig yn Llyfr Mormon, ac a dystiol- 
aethodd fod Jusepli Sntith wedi cyíiwyno holl allweddau ac aw- 
durdodau yr Apostoliaeth i’r Apostolion ; a phob dyn a dynes a 
ymladdo yn eu herbyn, a gondemnir; a phob cettedl a’u gwrth- 
wynebo, a wywa fel catigen doredig o bren. — Yohydig o flyn- 
yddoedd yn ol, ni chredai y bvd niewn dadguddiad, a gelwid 
Joseph yu “ Joe Sinith, yr arian gloddiwr eithr yr awrhon mae 
yr holl fyd naill ai yn credu mmrn dadguddiadau, trwy guociad- 
au ysbrydol, neu yn myned yn aur-gloddwyr. 

Y Llywydd Young a lefarodd ynghylch y pechod o dywallt 
gwaed Joseph y Prophwyd, 

Canwyd. Gweddiwyd gan yr Henuriad Hyde. 

Hydref 8, chweeh o'r gloch . — Cyfarfyddodd y Corwm o Arch- 
offeiriaid, a’r Llywydd Joltn Young yn llywyddu. R. Cahoon a 
G. B. Wallace, Cynghorwyr; S. M. Blair, ysgrifenydd. Agor- 
wyd y cwrdd trwy gauu. tìweddiwyd gau y Cynghorwr Wallace: 
Sylwodd y Lìywydd John Young fod y corwm o Archoffeiriaid 


394 


UDGORN SEION . 


wedi cyfarfod er tria materion, ac nid i gael pregethau. Cynnjg- 
iodd y Llywydd B. Young fod yr holl rai a ordeiniwyd yn Arch- 
offeiriaid, ag oeddynt wedi cyrhaedd y Dyffryn, ac wedi eu 
hail-fedyddio, i gael eu derbyn fel aelodau o’r corwm, trwy roddi 
eu benwau i mewn i’r ysgrifenydd. Yr Esgobion E. Hunter, 
Felt, a Haywood, a wnaethant rai sylwadau, y rhai a ddilynwyd 
gan y Llywydd B. Youug, ar Ddegwra, a’r cynllun dyfodol i’r 
Esgobion gadw eu llyfrau; ac erfyniodd ar aelodau y dosparth- 
iadau i setlo â’u gwahanol esgobion, &c. 

Terfynodd y cyfarfod. Gweddiwyd gan yr Hennriad Eras- 
tus Snow. 

Hydref 9, deg yn y borcu . — Galwyd y gymmanfa i drefn gan y 
Llywydd Rimball. Canwyd hymu gan y côr. Gweddiwyd gan 
y Patriarch Morley, a chanwyd. 

Yr Henuriad Lorenzo D. Young a sylwodd — Yr oeddwn wedi 
raeddwl, tra yn eistedd yn y gymmanfa hon, fy mod wedi cyr- 
haedd dedwyddwch a nefoedd. Pau welaf filoedd o fodau deall- 
gar wedi ymgasglu o bedwar ban y byd, yn y neuadd helaelh 
hon, llefara yn uchelach nâ tharan, mai hon yw Teyrnas 
Dduw. Teimlaf megys pe byddwn yn Seion y boreu yma, ac 
yn eistedd raewn nefolion leoedd, ac yn gwrandaw addysg; y mae 
yn anadlu allan ysbryd heddwch, undeb, a gallu, ac y mae yn 
gwneyd pob un yn ddedwydd. Gofynai ddyn o feddwl, gallu, a 
grymusder raawr i dystiolaethu fod Duw wedi llefaru wrtho, trwy 
angel, ac wrth genedlaeth o ddynion ag oedd wedi suddo mewn 
drygioni a phechod; etto y cyfryw ddyn â hyny oedd Joseph, y 
Prophwyd; ac yr wyf yn tystiolaethu ger eich bron chwi iddo 
ef ddwyn allan waitli y dyddiau diweddaf, a nyni ydym ffrwyth 
ei lafur. Gofynaf i chwi y rliai oeddych frodyr y Methodistiaid 
a’r Bedyddwyr, paham na fuasech yn parhau gyda hwynt? Yn 
unig oblegid eich bod yn sefyll ar s\lfaen lithrig, ac yn canfod 
goleuni mwy pan gytìwynwyd i chwi y gwaith hwn. Os nad wyf 
fi yn nheyruas Dduw yn awr, cyhoeddaf ffarwel i bob dedwydd- 
wcb, a gobaith dyfodol o ogoniant; eithr yr wyf fi ynddi, ac yn 
mwynhau ei bendithion. Mae yr Arglwydd wedi ein dwyn ni, 
trwy ei allu a’i gyfarwyddyd, allan o wlad gorthrymder, nychdod, 
anechyd, a marwolaeth, i wlad iachus, a dyffryn o heddwch a 
rhyddid. — Yr wyf yn dywedyd wrthych chwi, benan teulnoedd k 
os nad ydych yn awr yn gosod sylfaen dedwyddwch a gorphwyi- 


CDGOR* SEION. 


395 


dra, pa le y dysgwyliwch ei wneothur? Myfi a wobrwyir yn ol 
fy ngweitbredoedd, eilhr y rhai a ddysgwyliant lonyddwch yn 
Seion, pan ddeffroant yn yr adgyfodlad, a gâDt allan nad oes 
iddynt etifoddiaeth ynddi. — Os gellwch ddangos i rai ddyn nad 
y w yn hunanol, nid dyn roo hono; os gellwch ddangos i mi 
fenyw nad yw yn hunanol. chwi a ddangoswch i mi ddynes 
ynfyd, ac un na ẃyr y ffordd i ddedwyddwcb, neu at goron o 
ogoniant. — Pan weloch gyfleusdra i wneuthur daioni, ac esgeul- 
uso y cyíleusdra hwnw, chwi a ddeallwch gael o honocb eich 
arwain, gan y gwrthwynebwr, yn mlaen ar y llwybr cyfeiliornus, 
a’ch bod yn teithio y ffordd gyfeiliorous. — ni wyddoch chwi 
fod Teyrnas Dduw wedi ei gosod i fyny ar y ddaear, a’ch bod 
yn byw yn nyddiau prophwydi ac apostolion ; a’r Deyrnas a 
barha i dreiglo yn y blaen liyd nes y llanwo yr holl fyd. Yna 
bydded i ni wneuthur pob peth yn ewyllysgar a ofynir genym. 

Y J.lywydd Kimball a gytlwynodd enwau Elam Luddington a 
Levi Savage, ieu., i fyned ar genadiaeth i Siam, gyda Cbauncey 
West. Yr oeddynt yn bresennol. Cyfodasant a dywedasant eu 
bod yn barod i gychwyn (er mai dyna y rhybydd cyntaf a gaws- 
ent). Pleidleisiwyd yn unfrydol iddynt fyned. Yna efe a 
efynodd os caem adeiladu y Deml o feini o Red lJute, adohics, 
neu o graig o San Pete. Gallwn ei hadeiladu o'r defnyddiau 
goreu, canys y roae genym undeb, asgwrn, mêr, a gwytbi. Mi 
a garwn weled rhywbeth prydfertb, ac y mae ein Llywydd yn 
eithaf abl i roddi cynllun i ni o’r byn sydd arnom ei eisieu er 
i’r Saint gael eu holl fendithion ynddo. Yna efe a adroddodd 
ymweliad yr hen Brophwyd á'r crochenydd yn ei weithdy, yn 
nghyd á’r ddammeg hono, wedi ei chymhwyso at y Saint. Dy- 
wedodd ei fod ef yn falch, a bod ganddo achos i fod yn falch o’i 
grefydd, a’r Henuriaid, y brodyr, a’r Saint, ac yn neillduol pan y 
gwnant ddaioni. Frodyr, a gawn ni y Deml wedi ei hadeiladu o 
feini o Red Bute, adobies, craig, neu o’r gareg oreu a gyunyrcba 
y mynyddoedd ? Cynnygiodd fod i ni ei hadeiladu o’r defnyddiau 
goreu a ellid gael o’r mynydduedd. 

G. A. Smith — Os oes y gareg neu y pren goreu o goed yn y 
mynyddoedd, dylent gael eu hoffrymu i’r Arglwydd. Os adeilad- 
wn ni o’r defnyddiau goreu, gwna yr Arglwydd agor y ffordd er 
en cael ; eithr os adeiìadwn er mwyn yr ordinhadau, llusg-waith 
jfydd ; ac os adeiladwn Deml ardderchog, gwna meddianuau a phob 



ÜDGORN SEION. 


39 6 

peth arall gynnjddu mewn cyferbyniad, gwna yr Arglwydd ei 
derbyn, y cenedloedd ei hanrhydeddu, a’r bobloedd o bedwar cẁr 
y ddaear a ddeuant i dderbyn eu cynnysgaethiadau. A chyn- 
nygiodd ein bod yu gosod y sylfaen o’r gareg oreu, ac yn adeiladu 
arni o’r defnyddiau goreu a ellir gael j T n Deseret. 

E. T. Benson a ychwanegodd — A gwneled y Llywyddiaeth 
megys y gwelont oreu, ac elent rhagddynt i’w gorphen. 

Y Llywydd H. C. Kimball — Mae wedi ei gynnyg a’i eilio fod 
i ni adeiladu Teml o’r defnyddiau goreu a ellir eu cael yn myn- 
yddoedd Gogledd America, a bod y Llywyddiaetb i hysbysu pa 
le y mae’r meini a’r defnyddiau ereill i’w cael, fel y byddora yn 
ddirwystr o’r pryd hwn allan ac yn dragywydd. 

Cariwyd yn unfrydol. Canwyd hymn gan y côr. Gweddiwyd 
gan J. Taylor. 

Hydref 9, dau o'rgloch . — Agorwyd trwy ganu. Gweddiwyd gan 
Lorenzo Snow, a chauwyd. 

Y Llywydd Young — Pan fyddo achosion o anhawsdra yn dyfod 
ger fy mron, yr wyf yn teimlo yn dra chraffus ar amserau, eitlir 
yn bresennol teiailaf yn dra diofal. Pe gallem gael yr aelodau 
gwrrywaidd i wrandaw, byddai yn ddigonol. Llefaru wyf yn 
nghylch y Jcanyons. Coed yw y cynnyrch mwyaf neillducl a 
edrycliir ar ei ol, ac y mae y dynion sydd yn ei gael yu meddu 
profiad : nid oes un esgus dros i ddynion regu, melldithio, ac 
vmladd; a meddyliwyf y celai barn y gymmanfa hon effaith dda. 
Ychydig o flynyddoedd yn ol, darfu i’r Gynnullfa Ddeddfwrol 
wertliu amryw hanyons i bersonau penodol. Efe a adroddodd 
ymddygiadau gwahanol bersonau, yn rhegu a chweryla, ac “ yn 
gadael eu crefydd wrth enau y tanyon,” gan ddangos i’r gwladol- 
deb iaith ac ymddygiad gwarthus rhai dynion. Efe a alwodd ary 
gwladoldeb i ddiddymu y fath ymddygiad. Rhaid mai diadelt 
rhyfeddol dda yw 8,000, 10,000, 20,000, neu 30,000 o ddefaid,. 
heb fod rhai drwg yn eu mysg, a’r ysfa arnynt, &c. Nid wyf fì 
am ddyfetha y defaid, eithr eu golchi a’u cael yn lân, — Fy rahen- 
derfyniad i yw fod i’r hanyons hyny gael eu gosod yn nwylaw 
dynion da, er gosod clwydydd ar eu geneuau, a gwneyd ffyrdd 
da, gan gymmeryd toll yn dâl. Yna efe a ddarluniodd ymddyg- 
iad rhai personau yn myned i ddyled, gan ddangos eu hymddyg- 
iad rbagrithiol tuag at yr Eglwys a’r awdurdodau. A phan na 
fyddo dynion yn byw yn ol y gwirionedd, pa beth yw yr achos £ 



UDGORN SEION'. 


397 


Mae yn rhaid fod diafol ynrhywle. — Mae y werin hon wedi talu 
i’r raarsiandwyr Cenedlig oddeatu 300,000 o ddolars o fewn y 
chwech rais diweddaf. Nid oes pár o fulod a allai lusgo yr arian 
yn groes i’r gwastadedd, ag y mae un o’r ystordai hyn wedi eu 
cymraeryd. — Pe raeddai y bobl hyn y wybodaeth sydd gan engyl, 
a gweithredu fel ag y gwnant, hwy a ddanfouid i uffern cyn codi 
o haul arall; eithr fel y raae, Duw a wiucia ar ein hanwybod- 
aeth.— Ystyriwch nad ydym ni yn perchenogi y ianyons. Yna 
gadewch iddynt fyned i ddwylaw dynion a wnant ffyrdd da, a 
thalwch hwynt am danynt. Yr ydyra ni fel Eglwys Iesu Grist 
o Saint y Dyddiau Diweddaf, yn y cymmeriad o gymraanfa, yn 
ei roddi fel eiu barn, ac yn cymraeradwyo y swyddogion gwlad- 
wriaetbol, i osod y Lanyons yn nwylaw dynion y rhai a wnant 
ffyrdd da, a’r coed yn gyfleus i’w cyrhaedd, a bydd i*r bobl gaei 
gwasanaetb yr unrhyw trwy dalu toll. Os raai byn yw eich 
meddwl, arwyddwch hyny trwy ddyrchafiad dwylaw. [Dwylaw 
pawb i fyny.] Yn awr, Farnwyr Swydd y Llyn Halen Fawr, 
Utab, neu swyddi ereill, cyraraerwch rybydd, a llywodraetbwch 
eich’ hunain yn ol byny. — Yna efe a lefarodd am y Deml, a’r 
gwabanol geryg o San Pete, y gareg goch dywodlyd, a’r raynor 
bastarddaidd, a’r adobies wedi eu cyramysgu à charegos a gwellt; 
ac, meddai efe, y Deml a wneir o’r adobies a’r caregos a fydd y 
gadarnaf; llefaru yr w’yf fi am barhad yr adeilad. Gwna yr 
adobies a’r caregos droi vn graig mewn pum can mlynedd, a 
gwna y tro i’w thori yn feini raalu,pan fyddo y lleill wedi dad- 
feilio. Mae creigiau yn wastad yn yragyfansoddi a chynnyddu 
mewn cadernid, neu yn dadgyssylltu a dadfeilio. Bydd tai adob- 
ies yn well raewn hanper can mlynedd, nag y maent y diwrnod eu 
gorphenir. Yr wyf yn ei roddi fel fy opiniwn raai mur adobies 
fydd yr adeilad goreu. 

Cauwyd byran gan y côr. Gweddiwyd gan J. M Grant. 

Dydd Sul, Hyd. 10, dey o'r yloch. — G’alwyd y gymmanfai drefn 
gan yr Henuriad O. Hyde. Canwyd. Gweddiwyd gan yr Hen- 
uriad Hyde, a chanwyd. 

Yr Henuriad John Taylor a lawenychai i fod yn nghanol pobl 
lle mae y swm fwyaf o ddoethineb a dedwyddwch yn gyd-gyn- 
nulledig ar wyneb y ddaear. Nid wyf mewn un lle arall wedi 
gweled y bobl yn cael eu hamddiffyn yn eu hiawnderau ; ac y 
mae hyn yn ein gosod ni uwchlaw y lleill o’r teulu dynol, ac y 



•398 


ÖDGORN SEION. 


mae yn brawf diymwad fod Duw gyda ni. — Efe a adroddodd yra- 
ddyddan a fu rhyngddo â golygydd cydfeddiannaidd Ffrengig, 
yn profi fod y Saint wedi cyflawni yr oll ag a fethodd y Ffrancod 
ei sefydlu. Chwi a ellwch olrhain Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth, 
a gadawer iddynt hwy wneutliur y goreu a allant dros ddynolryw, 
a chwi a welwch y byd yn ei sefyllfa ddrygionus bresennol. Nid 
oes un dyn a feiddia ddywedyd fod y nefoedd wedi eu hagoryd 
iddo, ac angel wedi ei anfon ato; nid oesuna feiddia dystiolaethu 
y gŵyr fod Duw, neu ei fod wedi llefaru wrth y bobl o’r nefoedd. 
— Yna efe a gyflwynodd lawer o ddrychfeddyliau ag oedd yn 
naturiol yn dyfod i feddwl myfyrgar, gan ddangos dealltwriaeth 
rhagorach, i ddyn ; a phwy sydd yn cyfranu y dealltwriaeth i 
ddyn ; gan gymharu y dealltwriaeth rhagorach ag sydd yn rheoli 
y gyfundraeth blanedol, raor fanwl, fel y gall y philosophydd ei 
hun, anmhtírflfaith fel ag y mae, gyfrif yr amser cywir ag yr 
ail-ymddangosa planed, er y gall fod gan mlyncdd yn mlaen, a 
thrwy hyny ddaugos bywyd, cymmesuredd, a harddwch, ag na 
ellir gwella arnynt. Mae pob peth yn berflfaith, hyfrydol, a 
chydgordiol, ag nad oes gan ddyn ddim i wneyd ag ef ; mae hyd 
y nod bywyd anifeilaidd, adar, pysgod, &c., wedi eu cyfaddasu 
yn rhyfeddol er symud yn eu gwahanol gylchoedd ; a phe 
buasai àyn wedi aros yn ei le, buasai yr un prydferthwch yn 
llywodraeth dyn ag sydd yn llywodraeth Duw. Paham y mae 
rhyfeloedd, terfysgoedd, trueni, a dystryw ? Oblegid fod dyn 
wedi anghofio Duw ; ac y mae pob peth yn profi ei fod ef yn 
analluog i reoli, neu wneuthur ei hun yn ddedwydd. Yr ymad- 
awiad oddiwrth Dduw yw yr achos o’r holl ddystryw, caledi, a’r 
trueni ag sydd yn y byd ; ac nis gall dim llai nâ dychweliad at 
Dduw, adferu dyn, a’r byd, i’w prydferthwch dechreuol. — Efe a 
lefarodd am y Saeson yn gorchfygu cyfran o wlad Asia, cyn- 
nyrchu opium, ei ddanfon at y Chiniaid, y rhai a’i dinystriasant, 
yn ol cyfraith cenedloedd, yr un fath ag y dinystriodd y bobl yn 
Boston longaid o dê ; dygodd hyn ryfel oddiamgylch, a tbywallt- 
wyd llawer iawn o waed. — Dracliefn, yr Americaniaid a ddanfon- 
asant y General Taylor i ryw diriogaeth ammheus yn Texas, yr 
hyn a achosodd ryfel â Mexico; ac yn y modd hyny yr attodwyd y 
y ddwy Galifornia. Hefyd, y Daniaid a’r Swediaid a aetham i 
ryfel, ac Awstria a ddanfonodd fyddin fawr, i ba uu nid oedd 
jganddynt ddim gwaith, i gymraeryd cyfran o’r diriogaeth, fel y 


ÜDGORN SEION. 


39t 


rawnci yn eistedd fel canolwr rhwng y ddwy gath, ac yn bwyta 
tafell o gftws o bob oehr, hyd nes y cafodd y cyfan. — Yma raae 
ysbryd o undeb, heddwch, trefn, a dealltwriaeth, y rhai a dros- 
glwyddir i ni gan yr Eloheiin. Yna gadewch i ni fod yn efalus 
pa fodd y defuyddiwn ein bendithion, canys y raae genym Bro- 
phwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr, yr hwn sydd yn sefyll rhyng* 
om â Duw ; ac fe ddaw yr araser, y bydd i’w ewyllys gael ei 
gwneuthur ar y ddaear, inegys yn y nefoedd. Amen. 

Yr Henuriad O. Hyde— Pan yr ydym yn siarad am bethau 
am y rhai y clywsoch, y darllenasoch, neu y deallasoch, y 
maent yn cyíTwrdd â phob teimlad teimladwy. Efe a eglurodd 
achos a ualur cweryla, pa un bynag ai yn deuluol neu gencdl- 
aethol. A phan ddanfonodd Creawdwr y hydyssawd ei genad i 
ddwyn tangnefedd i’r ddaear, y preswylwyr uis derbynient ef, a 
dechreuasant ladd yr holl blant gwrrywaidd, fel ysgatfydd y 
lladdent y cenad, ac felly barhau eu meistriolaeth. — Chwant a 
blys dihylTorddiad sydd yn arwain dyniou ar gyfeiliorn ; a rhaid 
i’r eenedloedd byny, ag sydd wedi bod yn ymladd â’u gilydd, 
ddyfod yn deyrnasoedd ein Duw ni, &c. 

Canodd y côr ddarn o beroriaeth gyssegredig. Gweddiwyd gan 
John Taylor. 

Hydref 10, dau o'r gloch . — Galwyd y gymmanfa i drefn gan 
yr Henuriad O. Hyde. Canodd y côr, “ Guide us, O thou great 
Jehovah. p Gweddiwyd gau J. L. Heywood, a cbanwyd, “ Be- 
hold the great Redeemer comes ’* 

Gofynwyd bendith ar y bara gun yr Esgob Roundy. 

Y Llywydd Young a ddywedodd — “ Cynnygiwyd ac eiliwyd 
fod FranUlin Dewey i fyned ar genadiaetb i Siam.” Car- 
iwyd yn unfrydol. Yna efe a roddodd rybydd y dysgwyliai i’r 
! gymmanfa orphen y prydnawn liwnw, ac am i bob busnes gael 
ei ddwyn yn mlaen. Er boddhau fy nheimladau i, mi a hoffwn 
i’r gymraanfa barhau wythnos arall, eitbr fe allai nad yw yn 
anghenrheidiol. — Yr wyf am ateb gofyniad y Tad Draper, yn 
gyramaint ag i’r bobl ymgyfammodi i wneuthur fel y dywedaf 
wrthynt. Dywedaf wrth y Tad Draper, a’r lleill o’r bobl ag 
ydynt yn bresennol, ac yr wyf am i chwi ddweyd wrth eich 
cymmydogion, a’i ddysgu i’ch plant, ie, gwybydded yr holl bobl 
pa beth yr wyf yn ei ddywedyd — Gwnewch ddaioni o’r pryd bwn 
allan, ac yn dragywydd ; ac na chyâawnwcb ddim yn ychwaneg 



400 


UDGORN SEION. 


0 becliodau, tra fyddoch byw ; a cberwch yr Arglwydd â’cb holl 
galon ; gwnewch ddaioni i’ch cymmydog, ac estynwch yr unrhyw 

1 bawb o’r teulu dynol. Dywedaf wrth y Tad Draper yn neill- 
duol, Gwnewch eich hun yn ddedwydd, a byddwch fyw gyda eich 
plaut, mynwcli yr hyn sydd arnoch ei eisieu i fwyta, ac yfed, a 
gwisgo, a bendithiwch y bobl. 

Elijah Newman a ddywedodd — Un diwrnod pan oeddwn yn 
sefyll yn wyliwr yn yr eira yr holl nos, y brawd Joseph Smilh 
a’m galwodd i raewu i dwymno fy hun. Mi a ofynais iddo, 
“ Frawd Joseph, ai nid oes genych chwi i gael eich iladd fel rhyw 
ddyn arall? ,, “ Oes,’* meddai. “ Yna pwy a gymmer eich lle 
pan fyddoch chwi wedi eich lladd ?” Ebe yntau, — “ Mi a’i hat- 
ebaf yn y modd hyn, Pwy a ganlynodd yr lachawdwr pan gafodd 
ei groeshoelio ?’’ Amlygwyd i mi mai Brigham Young fyddai y 
blaenor, ac felly y mae yn awr. 

Gofynwyd bendith ar y dwfr. 

Alexander Badlem, Levi Gifford, George D. Watt, a Noab 
Packard, a hysbysasant eu teimladau, 

Erastus Snow— Wrth y brodyr a’r chwiorydd hyny a ddaethant 
i mewn yn ddiweddar, ac sydd am wybod pa bryd yr ydym ni yn 
myned i Swydd Haiarn, yr atebaf y bydd naill ai diwedd yr 
wythnos hon, neu ddechreu yr wytbnos nesaf. Dymunir yn ben- 
odol ar y crefftwyr hyny ag sydd yn deall rhyw ran o’r gwaith 
haiarn, i fyned gyda ni i Swydd Haiarn. 

Joseph Young a lefarodd ar erysipelas , afiechyd a ddygwyd 
oddiwrth waelodion y Mississippi a’r Missouri ; a chymmerad- 
wyodd y brodyr i roi yn wlych risgl y quaìcing ash> gwneyd lê, a'i 
yfed ; a dywedodd y gallai dynion estyn eu bywydau, pe medd- 
ylient am gymrceryd gofal o'u bunain. 

H. C. Kimball — Yr wyf yn cynnyg fod i’r gyramanfa hon add- 
oedi liyd y 6fed o Ebrill nesaf, am ddeg o’r gloch yn y boreu, yn 
y lle hwn. Eiliwyd, a chariwyd. 

Canwyd hymn gan y côr, Gweddiwyd gan yr Henuriad 
O. Hyde. 


T. Bulloce. 



UDGORN SEION. 


401 


ANERCHIAD AT Y SAINT. 

Anwyl Saint, — Wedi i ni weled yr hint yn y Star mewn cys* 
sy lltiad â’n dyledswyddau i gyfranu tuag at y Deml y ílwyddyu 
hon etto, megys ag y darfu i ni y Üwyddyn ddiweddaf, — yr 
ydym wedi bod yn dysgwyl hyd yn byn am orchymyn mwy pen- 
dant; ac yr ydyra yn teimlo erbyn hyn fod hint i’r doeth yn 
ddigon, ac y gwna hyny agor ei lygaid i weled ei ddyledswyddau. 
Buom yn eich rhybyddio chwi er ys tipyn yn ol i wneuthur eich 
hunain yn barod. Am y swin, frodyr, nid ydym yn gwybod etto, 
ond dechreuwch gasglu, ac nid oes achos ofni y daw gormod 
i mewn. 

Y mae genyf íì gystal ffydd yn awr ag a fu genyf erioed, mewn 
perthynas i gael arian i gario y gwaith hwn yn mlaen, a pheîd- 
iwch à raeddwl ei bod wedi lleihau. Mae ambell frawd yn 
dweyd, “ Gadewch i mi gael ycbydig o amser i adferyd fv Saint ; 
mae eu calonau hwy wedi cau yn anghyffredin, ac y mae braidd 
ofn arnaf i osod dim o’u blaen yn bresennol: yr wyf ara eu 
hadferyd hwy yn gyntaf.'’ Frodyr, dyma y ffordd i’w gyru hwy 
i ddirywiad parhaus, ac yn dlotach, dtotach. Dyma y llwybr i 
wneyd yr hwn sydd yn rhoi swllt i roi chwech cheiniog, a’r hwn 
sydd yn rhoi chwe cheiniog i roi dim ond ceiniog, a dweyd y tro 
wed’yn y gofyüir ganddo, dan gosi ei ben, “ Yn wir, ni allaf fi 
ddim rhoi ond dimai y tro hyn ac o’r diwedd, myned fel y 
fuwch hono yn hesp heb ddim llaetb ; er fod rhai wedi digio 
wrth ddamneg y fuwch , etto y mae hi yn egwyddor ardderchog ! 

Frodyr, y llwybr i chwi adferyd eich eglwysi ydyw, trwy 
ddysgu iddynt eu dyledswyddau i gyfranu tuag at gario pob rban 
o waith Duw yn mlaen. 

Yn anaml y gwelir Cangen ag sydd yn haelionus tuag at 
waith Duw, yn llesg, ood yr oll yn fywiog, yn llwyddiannus, ac 
yn feddiannol ar gariad mawr tuag at bawb. Saint, bydded i 
chwi ddwyn i gof yr amser hyny, pan yr oeddech yn fwy hael- 
ionus; onid oeddych yn mwynbau mwy o Ysbryd Duw nag a 
ddarfu i chwi fwynhau erioed ? Pwy a all ammau hyn ? Neb, 
ond y rhai ag oedd yn cyfranu dan rwgnach, &c. 

Yr ydym yn galw eich ymdrechiac^au chwi hefyd, Saint, at y 
« Drysorfa Y r mfudol, ,, canys mae hyn o bwys mawr. Nid oedd- 
wn yn meddwl wrth ddechreu y pwnc hwn ddweyd dim ona mewn 



UDGORN SEION. 


402 

perthynas i'r Deral. Now, boys, all hanas at y gwailb, ac yna 
bydd bendith Dqw arnora ni, ac yn ein haros yn Seion. Bydded 
i Dduw ein bendithio ni oll, er mwyn lesu Grist. Amen. 

W. S. PíIlLLIPS. 

14, Castle St., Mertbyr, Mebefln 1, 1853. 


NEWYDDION O DDYFFRYN Y LLYN HALEN. 

Ymdrechwn roddi rhyw grynodeb o’r newyddion oddiyno i 
fyny hyd ddiwedd Mawrth. Yr oedd ymofyn raawr ara nwyddaa 
cartrefol. Yr oedd cwrapeini y gwaith siwgr wedi attal eu gwaith 
yn Provo, ara dyramor, ac wedi dechreu gwneuthur triagl, yr hwn 
a ymofynid yn fawr am dano gan y bobl. Cafodd haiarn a dur 
eu gwneuthur yn Swydd Haiarn. Cafodd satinettes , jeans, 
bretbynau, a gwlaneni, eu gwneyd gan Mr. Gaunt. Cafodd cap- 
iau pân a blew afanc eu gwneyd gan Mrs. Kippen, ac ysgubelli 
lawer gan Thoraas McMillan, ac ereill. Iletiau a phenguwchod 
gwellt, ynghyd â llestri pridd, a wneid hefyd, heblaw cribau 
raawr a mân. Mae y Llywodraethwr Young wedi cynnyrcbu 
caws nad ellir ei faeddu yn Sir Gaer, Lloegr. Dangoswyd V 
gellir cynnyrchu cotwm yn y Dyflfrynoedd. Dywedir fod glo 
rhing, cystal ag a geir yn Lloegr, i’w gael yn San Pete. Siarada 
y News ara fagu rbython y brain, crancod, ceimwchod, ac wystrys 
yn y Llyn Halen Fawr. Ar ddydd calan, y corwm o Ddeuddeg 
Apostol, yn nghyd â’r corau cerddorol, a gwrddasant yn y Cyng- 
hor-dy, ac a aethant i ddymuno blwyddyn newydd dda i’r Llyw- 
yddion YouDg, Rimball, a Richards, a’r Patriarch John Smith, 
ac ereill. Ar yr un dydd, agorwyd y Neuadd Gyfeillachol trwy 
ganu gan yr Henuriad Dunbar, a gweddi gyflwyniadol gan yr 
Henuriad Amasa Lyman, ac anerchiad gan yr Henuriad James 
Ferguson, ar ol yr hyn y bu dawnsio a chanu. Ar y 1 íeg o 
Chwefror, cyssegrwyd y Temple Block, ac agorwyd y tir. Oddiar 
hyny, yr oedd dau cant o weitbwyr wedi eu gosod i weithio arno, 
o dan gyfarwyddyd yr Henuriad Wilford Woodruff. O herwydd 
gerwineb y tywydd, jr oedd y gweithwyr ar y Tŷ Taleithiol, yn 
Ninas Fillraore, wedi attal eu gwaith dros y gauaf. Mae y 
gauaf wecìi bod yn erwin iawn, a chryn la^er o eira. Mae maen 
a fwriadwyd er gosod yn nghofadail Washington, wedi ei weithío 
a’i gerfio yn gywrain, ac yq barod i’w ddanfon i Washington : y 



UDGORN SEION. 


403 


Tnae arno lun y cwrch gweoyn, a’r geiriau “ SanteiddrwydJ i'r Ar- 
glwydd,’’ ac uwchben hyny y llygad hollwybodol, ac ar y gwaelod 
y gair“ Deseret/’ beblaw llawer o bethau ereill yma a tbraw. — 
Cyfrifid fod y marwolaethau yn Ninas y Llyn Ilalen Fawr, yn 
JS52, yn 98; 90 o ddinasyddion, ac 8 o ddyeithriaid ; 44 o bobl 
mewn oed, a 54 o blant. 

Dyfynwn a ganlyn etto o’r News : — ** Bydded i’r rhai a fwr- 
iadant ddyfod gyda bwriad i drigo yma, ddwyn gyda bwynt 
gymmaint ag a allant o’r pethau canlynol : Defnydd brown 
crysau a lleni, eu prÌ9 yma o 20 i 30 cent ; hickory at grysau, 25 
i 30 cent; Kentucky jeans, 75 i 125 cent; gwlanen gotwm, 30 i 
40 cent ; printiau o bob math, 25 i 50 cent ; pinau, nodwyddau, 
ysnodenau, santinettes, tweeds, brethyn panedig, llifiau melinau, 
butts, ysgriwiau, durlifiau; hoelion, 25 i 30 cent; gwydr, 15 i 18 
dolar yr hanner blychaid ; clicedi drysau, cloion, byllt, rhawiau, 
ffyrch gwair, paîau, a chwỳn-geibiau, llestri ceuol ; dur, 37§ i 
100 cent; cyllyll a ffyrch, llwyau ; papyr foolscap a llythyron, y 
ream , 10 i 12 dolar ; inc, y gostrel,2 ddolar ; Uyfruu ysgrifenu, lleni 
tin a chopr, nutmegs, cribau, papyrfwrdd ; cotton batting, 50 cent 
y pwys ; edafedd cotwm, 50 ceut y pwys ; llyfrau ysgol, y dril- 
ling glâs goreu, a hadau o bob math. Ac nis gellir caeî un o 
bob ugain o’r pethau uchod yn Utah yn bresennol am un- 
rhyw bris.” 

Mae teimlad gwrescg a bywiog yn mhlith y Saint trwy y Dir- 
iogaeth ; a diwydrwydd, heddwch, a llwyddiant, yn nodweddu y 
gwahanol sefydliadau. 


Y G W A N W Y N. 

Y Gwanwyn mwyn ! y Gwanwyn ! O fel carwyf fi 
I wel’d y gwanwyn yn ei hy fryd jubili ! 

Y’r haul yn tirion-datíu ei belydrau pur 

Dros y mân wlithawg ddail, a'r gwylltaidd ffrydiau clirý 

Tra’r adar a’u cymharon sydd o lwyn i lwyo, 

Gan hyfryd bynciaw eu cynhenid gerdd yn fwyn, 

A chwilio’n aiddgar, efe anian gref, am fan 
Lle gallont fagu eu rhywiogaeth fach i’r làn. 

Y coedydd sy’u wisgedig mewn mantelloedd gwyrdd, 

A rbai’n drwsiedig welir â hoff flodau fyrdd ; 

Y crinllys, y dewbanog fach, a’r brialln llâd, 

Gystadlant oll i roesaw boreu’r gwanwyn mâd ; 



104 


UDGORN SEION. 


y laethwraig ieuanc deg ei thôn ddigrifaf gân, 

A*r gwas lygada’n siriol ar ei feinir lân; 

Tra’r gog â’i chywair bruddaidd glywir yn y ddôl, 

A’r plant yn gwatwar-waeddi “ gxvcw v ar ei hol. 

Y gwanwyn rawyn! y gwanwyn ! O fel carwyf fi 
I wel’d y gwanwyn yn ei hyfryd ! 

Bys Duw i\v olrhain yn ei weithiau o bob rhyw, 

A natur, yn ysblenaidd gan bob harddwch gwiw, 

Dỳr allan mewn pêr-lesmair ac mewn cariadcu, 

Gan briodoli pob rhvw fawl i’w Lluniwr fry. 

0 flfei ! rnai’n mblith oroiain fel y rhai’n y ca 
Melldithion dyn yn fythol chwiíiaw’ ar y chwa. 

Mor anwyl yw y gobaith fedd y duwiol rai, 

( Er mai ychydig erys yma i’w llonhau,) 

1 roesaw gwanwyn na ddaw gauaf hyth i’w gwrdd, 

Pan fyddo gauaf bywyd wedi passio ífwrdd, 

I dderbyn y lòn wys ddanfonir oddi fry, 

Gan yr Hwn sycha odd eu gruddiau ddagrau lu, 

Yn yr Eden lwys, lle llifa’r afon fywiol lân, 

A’r oll llodeua’n hardd, heb ddim i droi eu grân. (1841.) 


AMRYWIAETHAU, &c. 

“ Rhinweddau Gwraig.’’ — A “ b’le ceir hi.” Os na ẁyr y 
brawd J. R. am y cyfryw, darllened yr isod, a cha wybod; yna 
na syned, ond chwilied am dani fel y trysor goreu, a chanmoled* 
hi wedi ei chael, a thrwy hyny efallai y ca lawer 

Gwraig deg, fywiog, nid rhy bwyllog, 

Lanwedd, serchog, rywiog, rydd, 

Fwyn, lygadlon, laweu-galou, 

Loew fron, morlân â’r dydd; 

Hedd yn chwarae nr ei gruddiau, 

Gwir ar fin ei gwefus hi ; 

Addurn gwr, yu llawn rhinweddau ; 

B’le mac hono ? — Genyf fi. Dewi Elfed. 


Taliadaü o Feh. 10 h yd Meh. 16. — Sir Fynwy, £1 ; Pont- 
ytypridd, £1 ; Aberamman, 1 ls ; Hirwaen. 7s 2c ; Georgetown, 
4s; Ffynnon-Tydlìl, 5s ; Troedyrhiw, 2s 6c. — Cyfauswm,£3 9s8c. 

Prisiau y Llyfr Hymnau o hyn allan fydd fel y canlyn : 
— Y rhwymiad goreu, 2s 6c ; yr ail oreu, 2s 3c ; a’r croen llo 
cyfiredin, 2s. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tlialiadau, 
i John Davis, Printcr , Johns Street , Georgetown , Merlhyr. 


J. O A V 1 S , ARGRAPFYDD, MERTHYR-Tí DFIL. 


UDGORN SEION, 

X Hl) 

^ci cu jt) ŵnnií. 

Rhif. 26.] MEHEFIN 2ô, 1853. [Cyf. V. 

P R I O D A S. 

Phiodas sydd gyssylltiad rhwng y ddwy rywiogaeth, yn ea 
gwneyd yn un, trwy herthynas, teimlad, cariad, mwynhad, a 
gobaith sydd yn cyfreithloni y ddwy blaid i'w gilydd a’u holl 
— ac yn cylymu eneidiau y naill wrth y llall, hyd nes y raae lles 
y naill yn lles i’r llull ; mwyniant, llawenydd, a dedwyddwch y 
naill, yn ddiferion yn nghwpan raelysaidd y llall. 

I’r dyben o fod priodas yn dwyn yr cífeithrau hyn, anghen- 
rheidiol ei bod yn cael ei gwneyd yn rheolaidd a chyfreithlon. 
Awgryma y cyfreithlonrwydd fod cyfraith perthynol i'r cytlwr 
dedwyddol hwn ; yr hyn sydd yn addefedig, gan rawyaf, drwy 
y fTaith o fod pawb, braidd, yn rahlith pob cenedl a gwlad yn 
nihob oes o’r byd,yr» honi yr hawl, er nad pa mor araryẃiol eu 
dulliau, eu sererauniau, a'u cyfreithiau priodasol ; etto, y mae 
cyfuddeliad yr oll o honynt, o’r anghenrheidrwydd o gyfraith neu 
ddeddf briodasol ; gweinyddiad yr hon ddeddf a ystyrir yn gyf- 
reitblonrwydd y briodas. Hyd yn hyn, cyduna yr holl fyd braidd 
o barthed i briodas. Cydunant hefyd y dylai fod cyrahwysderau 
gweinyddol, neu hawl i briodi ; eithr nemawr yn mhellach nâ 
hyn, ni cheir cydwelcdiad na chydgordiad o barthed i'r pwnc 
hwn. O barthed i’r iawn ddull, parhad, rheolau perthynol i, ac 
yn enwedig breintiau, bendithioD, dyledswyddau, a gogoniant 
dyfodol y cyílwr priodasol, y raae cynnifer o wabauol farnau ag 
sydd braidd o wledydd neu o grefyddau yn y byd : o leiaf, maent 
rhv liosog ac ararvwiol i ddeuu Uawer o’n sylw yn bresennol. 

26 



406 


l’DGORN SEION. 


Eithr, er rawyn deall y fatli yw priodas gywir a gwirioneddot, 
ymchwiliwn gaa bwy y mae vr hawl gyfreithlawn i weinyddu ; 
ac ysgatfydd a’r nad yno y cawn allan yr iawn o’r oll a berthyna 
i’r cyflwr hwn. Pa le y cawn y cyfreithlonrwydd o hyny ? Pawb 
a honant eu hawl i hriodi eu deiliaid gwladol eu hunain ! A 
ydyw eu honiad o byny yn eu cyfreithloni ? Nid yw felly o 
anghenrhaid. Ac i’r cyfryw o ddynolryw a gredant ddwyfoldeb 
dadguddiadau Duw i ddynion, nid all hyny ymddaugos yn rhes- 
ymol, o herwydd eu hauirywiaeth, eu croes gyfreithiau, eu dulliau, 
a’u dybenion yn yr ordinhad hon. Er iawn ddeall gan bwy, os neb, 
o’r rhai a broffesant hyn y mae yr hawl ofynol, yrachwiliwn yn 
ol i’r oesoedd mynedoi o’n rhywiogaeth, ac y raaent yn llai am- 
rywiol, etto yn ol rai miloedd, a cheir mai gweision y Duw byw 
a honent yr hawl i wneyd hyny ac etto yn ol i lygad y ffyn- 
non, neu i’r gwreiddyn o’r pwnc hwn, a cheir ein rhieni cyntaf 
yn ymgy freithloni yn nghy fieithlonrwydd y cytlwr priodasol yn 
ei iawn weddind, a’u Duw, — uu Creawdwr— eu Tad yn eu priodi! 
Nid oes a amraheua bellach yr aughen o’r orüinliad berthynol i’r 
cyílwr hwn, nac o'r cymbwysderau gweinyddol; o herwydd add- 
tìfir perffeithrwydd y gweinyddiad hwn oddiar yr ystyriaeth o 
berffeithrwydd ei gosodwr a’i gweiuyddwr cyntaf, rhwug ein tad 
a’n mam ni oll. Puham a’r nad yw hwn yn batrwu teilwng o 
efelychiad eu hoil biant yn rohob gwlad, oes, ac amgylchiad, raor 
belled ag ei heglurwyd? Os felly, paham a’r nad yw eithriad o 
hono, yn ddirywiad, a’i effeithiau yn ddirywiadol ganlynol ? 

Y mae perthynas honedig ac addefedig y gweinyddwr o’r 
pleidiau, yn gosod ei hawl weinyddol tu hwnt i ammheuaeth. 
Yma, ynte, ceir ei ffynnonell: Efe a bía yr hawl, o herwydd Efe 
a bfa y personau; ei blant Ef ydyut drwy groadwriaeth, a i hawl 
Ef yn hiiiy yw eu priodi. Ni allasai y ddau briodi eu hunain. 
Ni allasai hyd y nod angylion eu priodi, heb ei genad Ef. 
Digon hyn, ynte, i brofi fod Priodas, yn ei gosodiad cyntefig, yn 
ordinhad ddwyfol, fod hawl ddwyfol yn anhebgorol er ei hiawn 
weinyddu, ac amraodau a chyfreithiau dwyfol yn perthynu iddi. 
Yr oedd dwyfoldeb yn argraffedig ar bob dosran o’r oll a berthyuai 
iddi. Ai anbygoel yn ngolwg neb o hlantos dirywiedig ac an- 
wybodus y briodas uchod, yw credu mai priodas eu tad a’u raara 
eu hunaiu yw yr un oreu, ie, yr unig un gyraraeradwy ganddynt 
hwy a chau eu Duw ! Onid y w eu hesiarapl priodasol hwy yn 


U DGORN SK I ON . 


407 


dcîîwng o efclychiad manwl gan cn holl hiliogaeth? Os felly, 
pu fodd a’r nad yw unrhyw eithriad oddiwrthi yn drosedd a ara- 
ddifada ei throseddwyr o’i chan)vn)l rinweddau, a'i daionus 
eífeilhiáu ? A oedd ei chy freithlonrwydd yn ymddibynu ar gyf- 
reithlonrwytfd neu hawl ei gweinyddwr gynt ? — ac onid yw mor 
ymddibynol yn awr, ar yr unrhyw gyfréithlonrwydd gweinyddol, 
er esgor ar yr unrhyw gunlyniadau \n awr? Os felly, pwy a 
ddichon briodi ereill heh hawl ddwyfol i hyny ? na phwy a ddi- 
chon ymbriodi Ä'u gilydd yn gymmeradwy ger bron Duw, lieb 
briod-wr awdurdodedig ? — A phwy a all ei awdurdodi ond yr hwn 
oedd yn dal nwonau y ffrwyn lywodraelhol ar y byd ymbriodol 
cyutefig yn “ M haradwys,” a'r ncb yn unig, a awdurdoda Efe 
i hyny, tru y perchenoga Efe y byd h«n ag y priodir ynddo, neu 
y pleidiau a briodir arno ! Efe, ac Efe yn unig, ar unrhyw 
ystyriueth, a ddichon hriodi pleidiau yn effeithiol ; ac Efe yn 
unig a ddichon gyöawni addewidion, a chyflwyno bendithion y 
cyflwr priodasol i ddyn. Os ydym wedi yinresymu yn gywir 
hyd ynm nr y pcn liwn,betli a gawuom allan ? Cawsom, debygwn, 
nad dichonadwy priodi, nac i neb ymbriodi yn gyfreithlawu heb 
gỳfreithlonrwydd i weinyddu yr ordinhad; a dysga rhesymeg 
gymharitteihol ni hefyd mai o herwydd mai gan Dduw yr oedd 
yr hawl hon yn lianfoilol, naill ai, syned a fyno, nad yw unrlivw 
biiodas yn gymmeradwy gan Dduw, ond a rwymir ar y ddaear 
trwy hawl ei offeiriaduetli Ef, drv.y « i neision, tiru, o'r ochr arall, 
nad yw cyssyllliad ei blant yn y cyflwr priodasol o bwys digonol 
i deilyngu ei sylw. Os yr olaf, nid oedd yn bwriadu i’w esiampl 
Ef yn gweinyddu yr ordinhad ar y cyntaf gael ei dilvn. Hefyd, 
<is felly, pahum y priododd Efe ein rheini cyntaf? Ond, y mae 
y ffaith oi fod Ef wedi priodi ein rhieni cyntaf, heblaw ystyr- 
iae.tliau ereill a ellid enwi, yu dangos pwysigrwÿdd y pelh yn ei 
«Iwg Ef yn rhy amlwg i neb ymguldio yn y lloches yna, debyg- 
wn ; hc. os felly, beth yw yr unig gunlyniad, ynte ? A gawn ni 
«ylw v bvd au» ? Mae yn beth a deilynga sylw dwysicaf yr oll 
<> honom, nid yn unig rhieni ; eithr onid plant i rieni y’m ni oli î 
Mae o bwys i ni ystyried ai plant a genedlwyd yn gyfreithlawn 
ydyra yn ngoîwg y nefoedd, ynte, ai mewn anwireddus briod- 
as ein cenedlwyd, ac ai mewn pechod, drwy drosedd o*r ddeddf 
briodasol, y beichiogodd ein raaraau arnora. Dychryna y dar- 
jíenydd ei'allai rhag y canlyniad ag yr ymresymodd ei hun iddo! 



408 


ÜDGORN SEION. 


Ni allwn ni wrtli yr effeithiau ag yr esgora gwirionedd arnynt, 
na’u dylanwad ar feddyliau ereiJl, mwy nag ar yr eiddorn ein 
liun ; ac yn ostyngedig cyfaddefwn i ni ddeffro raegys o 
freuddwydio am gyfreithlonrw ydd gorchestol ein cenedliad, a 
chael ein hunan mewn ffaith yn yr unrhyw ffôs â’r gweddill o’r 
liîl ddynol ag a genedlwyd drwy ymrwymiadau dynol; ac ni 
wyddom well ffordd nâ chyfaddef y ffaith, ac ymdrechu ymadferu 
ein hunain os gellir, ac yn enwedig ein heppil, o'i effeithiau mor 
gynted ag y bo modd, os oes yn bosibl gwneyd hyny. A dyraa 
yr ymholiad nesaf, debygwn, ag sydd yn ymwthio i feddwl y 
darllenydd, ac nis boddlonir lieb ei ateb. Pwy a’i hcteba ? Pwy 
a adfera i blant Adda yn awr gy freithlonrwydd priodasol eu 
rhieni cyntaf? Mae y ffeithiau galarus drwy’r byd o’r croes- 
ddefosiynau o hono, ynghyd â’r gwadiad cylfredinol o’r anghen 
om y ddwyfol hawl gyntefig, yn addefiad digonol o’u hamddifad- 
rwydd o honi drwy y byd ; heblaw yr honiad gwladwriaethol i’w 
gweinyddu yn profi hefyd nad oes hawl ddwyfol i hyn yn eu 
plith. Beih, yute, a wneir? A ystyria y nefoedd nyni oll, a'n 
rhieni o’n blaen, hyd y diweddaf a briodwyd drwy hawl ddwyfol, 
wedi eu cenedlu yn anghyfrithlawu, a’n hiliogaetli anwylaidd 
yn aflan yn ngolwg Duw ? ebe y darllenydd ! Wel, da iawn 
fyddai genym ni i ryw un doethach ein tynu allan o ganlyniadau 
a yraddangosant mor anocheladwy; o’n rhan ni, yn ostyngedig 
cyfaddefwn ein hanallu i hyn dru’y resyraegeglur a gwirioneddol. 
Ond yragysurwn ein hun a’n darllenydd o berthynas i'r hyn a 
fu drwy ereill, yr hyn nis gallai fod yn amgen, o herwydd nad 
oedd yr hawl hono ar y ddaear; ymorphwyswn ar drugaredd a 
liaelioni ein Duw, i basio heibio y dirywiad cyfeiriedig, a'n cyf- 
rif yn deiìwng o’i sylw, i’n hadferyd ni er mwyn ein hanwylaidd 
had, etto a enir i gyfreithlonrwydd priodasol ein rhieni cyntaf; 
hyd nes eu ceir yn mhlith ei blaDt iawn briodol Ef yu Seion ; 
yr hyn yw ein braint adferiadol ni oll drwy yr offeiriadaeth, yn 
ei hiawn bryd, ni wyddom am well ffordd nâ chadw yn gysseg- 
redig ein liaddunedau priodasol a wnaetliom. Canys esgusodol 
y’m yn eu gwneyd, o herwydd nad allem wneyd yn well, a diau 
mai hollol ddiosgus, 'ie, collfarnol fyddwn gerbron Duw a dynol- 
iaeth, os na chywir gadwn ein hammodau priodasol a wnaethora. 
Etto ymwasgwn yn nes at gnewullyn y pwnc ; canys nid eppiliad 
neu liosogiad ein hiliogaeth yn unig, nad pa mor anghenrhçidiol 


UDGORN SEÎON. 


40* 

ac roor ogoneddus a phleeerus hyny, ydyw unig ddyben prioda» 
gywir. O herwydd aralwg yw, oddiwrth gyrahariaethol esiamplau 
lliosogiad pob dosparth o fywydao cynnyddol hyd eithafion 
cyflìniau anian ; fod yr aracanion gwreiddiol o briodi dynoliaeth 
yn fwy tra mawreddig i liosogiad yn unig, nag yw y rhagoriaeth 
cynnysgaethiad creadigol a moesol ar yr olaf i holl ragoriaethau 
creadigol ereill a geir mewn bodoldeb. O ! ydyw, ddarllenydd, 
y mae dy Greawdwr — dy Dad, wedi gofalu yn fanylacb ara dy 
genedliad di u'tli ddyfodiad i'r deml ddaearol hon ; yr amser, yn 
nghyd â’r Uinach y daethit o honi, a phob raunylrwydd araìl a 
berthyn i'th acliau, dy ddygiud i fyny o’r bru, gweithredoedd dy 
einioe9, da a drwg, diwcdd-glo dy fuchedd, a'th dyDghed dragy- 
wyddol, nag a wnaeth ag un creadur arall o’i eiddo. Canys 
plentyn hoff iddo o’i yray9garoedd dwyfol oeddit, gwaith ei 
ddwylaw wyt, ac ato Ef y dycliweli. “ Canys rhaid i ni oll ym 
ddangos gerbron brawdle Crist.” Y raae enwau pob un o’i blant 
a ddaeth, o Abel byd y diweddaf a enir o ddynoliaeth, yn ysgrif- 
enedig yn “ llyfr ei goffadwriaeth Ef.” Ac yno yr arosant hyd 
oni ffurffeti dy hawl i hyny drwy dy weitliredoedd dy hun ; ac ni 
«ili ei gael oildi yno, hyd nes y pechi yn erbyn yr Ysbryd Glân, 
a “ thywallt gwaed gwirion.” Nid oes neb o gredwyr yr ysgry- 
thyrau a araraheua hyn, ac ni cbeisia neb rhesyraol wneyd hyny. 
Os felly, ynte, a fu dy Dud mor fanwl o barthed i’lh ddyfodiad 
i'r byd bwn, a gofalu am danat bob awr o*th oes tra yma; ac yn 
dy alw i gyfrif am dy holl ymddygiadau ; ac etto, nad yw o 
bwys o barthed i’th genedliad ? I gyfreithlonrwydd dy genedl- 
iad? A adawodd Efe i ti ddyfod yma heb ddal dy rieni yn 
gyfrifol hefyd ara eu gwaith hwy yn dy genedlu, yn gystal ag 
ara eu hyraddygiad tuag atat, hyd oni chyrhaeddit oedran cyf- 
rifol, o leiaf? Yr ystyriaethau byn a arddangosant ryw radd o 
ddoeth ddybenion eiu Tad, yn amgen ar ddynoliaeth i un rywiog- 
aeth o’i greaduriaid, yn gwahardd iddynt ymgymmysgedd nac 
eppiliad (drwy ei esiampl yn priodi ein rhieni eyntaf) ar unrhyw 
ammodau ereill. Onid oes yma allwedd i’r dirgelwch, aragen a 
ymddango6a drwy y gyfrol santaidd, o barthed i fanylrwydd coff- 
adwriaeth hanesyddol achau plant Duw, y rhai a briodwyd yn 
ol cyfraith Duw ! Onid oes hynodrwydd neillduol a rhyfeddol 
yn banesyddiaeth y llinacbau cyfreithlawn hyny ? Onid oedd 
gofalwch hynod rbieni ar y pen hwn, yn awgrymu i ni y pwya- 



410 


ÜDGORN SEION. 


igrirydd a roddent ar gyfreithlonrwydd eu hachau o barthed í 
genedliad eu hiliogaeth ? Y pwnc yw, onid ardystia Duw y 
pwysigrwydd canlynol i ddwyfol briodas drwy fawredd, hynod- 
rwydd, a rhagorol gymmeriadau, defnyddioldeb a bendith- 
ion Srwythau lwynau y rhai a briodwyd ganddo Ef ? Rbesymol 
credu mai amcan Duw oedd,nid eppilio a llanw y ddaear â rhyw - 
fath o rywiogaeth ddynol, nac mewn rhyw ddull ychwaith, ond 
yn dra mawreddog : ei ddyben,drwy briodi ei blant (ac i bwy 
arall y rhoes hawl erioed ?) oedd, trosglwyddo ei blant o fyd yr 
ysbrydoedd i*r byd hwn, i fod yn genedl gyfiawn, santaidd, ufydd 
i’w orchymynion Ef, ac i wneyd y ddaear hon yn deyrna9 iddo 
Ef. I’r dyben hyn, ac fel y delai yr ysbrydion drwy yr achau 
santaidd a’u dysgent yn ffordd yr Arglwydd, apwyntiodd brioda& 
gwahanol bersouau. a dysgodd eu dyledswyddau perthynol i’r 
cyích hwnw iddyut, a gwnaeth eu cyfrifolJeb yn hysbys ger ei> 
bron. “ Mi a wn am Abraham fy ngwas,” ebe fe, “ y cadwa efe 
fy ngorchymynion, ac y dysga i’w hlaut ar ei ol, ar gadw o 
bonynt orchymyuion yr Arglwydd.*’ Mawr y golwg oedd gan 
ein Tad am ein dygiad i fyuy yn iawn o’n mebyd ! Doeth y 
drefn a wnaeth i hyny drwy briodas ! Eitlir, pwy a ŵyr pa fodd 
i gyrhaedd y ddysgeidiaeth hon yn awr ? Atebwn mai y rhai 
byny ag a wyddant pa fodd i briodi dynion yn ei gyfreitblon- 
rwydd cynteng. I hyny y pertbyna yn anbebgorol. Annhebyg 
i Dduw hawlio neb i briodi heb eu cynnysgaethu â’r ddysgeid- 
iaeth berthynol auhebgorol i’r cyflwr hwuw hefyd, megys cynt. 

Mewn gwrthgyferbyniad i ddirywiedig, rancdig, andwyol 
effeithiau canlynol i ffug-briodasau dynol ein daear yn awr,— a’i 
lwytb o gysgodau, ffug-ddynoliaethol goifforol— a mi 1 mwy diryw- 
iadol eu moesol gyflyrau croes gredöawlj — yr ymddangosa 
mawredd, gogoneddusrwydd, a rhagoroldeb sefydliad cywir, a 
chyntefig, a santaidd ein Duw i boblogi byd ! Diau mai i’r 
ffyunonell hon a’i ffrydiau cyssylltiadol, y gellid olrhain cyfartal- 
wch mawr o’r dirywiad cenedlaethol ag sydd, fel gwynt oddiar y 
pren Upas yn gwywo, ie, yn lladd yn y blodeuyn, harddaf 
rosynau ein gardd ddaearol ni ! Ac nid yw ei effeithiau andwyol 
ar feddyliau tyner, ac o gan’yniad ar foreu dyddiau bîodau ein 
byd yn ei wahanol oesoedd, uemawr, os dira, anamlycach. 

Os dewisi amlycach olygfa areffeithiau gau briodasau ein byd t 
portreada o flaen dy feddwl nn teulu, mor ddedwyddol â chael 


UDGORN &E10N. 


41 


tyfu i fyoy o dan ddylnnwad yr un rhicni, un gyfraith foesol, ac 
ysbrydol, un rif-res i’r ieuengaf fel yr henaf, ac uu ddysgeidiaeth 
ac esiampl i’r cy fan gan rieni duwiol, heb wrlhddylanwad o un 
rhyw. Yua, eanga y pictiwr, nes y cynnwysa aîdal — ardaloedd, 
trefydd— dinasoedd — bvd,o*r un rhyw. Beth a weli? Dim ond 
darlun o’r byd hwn a fiasai, pe na chenedlasid ynddo neb, ond 
drwy gyfreithlonrwydd priodas iawn. Pa fodd amgen nâ'r eff- 
eithiau undebol, rbinweddol, gwrthbleidiol, santeiddiol, a dwyfol 
ddycbyramygoî hyn, tra y buasai y rhieni oll wedi dysgu yr 
unrhyw ddyledswyddau at eu heppil, gan anffueledigrwydd odd» 
wrth y ddigyfnewid orsedd briodasol ? O ! ddarlun hardd ! pwy 
na dymuna weled ei hun a’i deulu anwyl yn tìyddlawn lanw 
rhyw gylchoedd o hono. Ond er mor felys ei fyfyrio, rhaid 
galw dy sylw oddiwrtho. At beth ? At alarus, alHelhus,a gofídus 
ol' gfa wrthgyferbyniol ein byd presennol ! nid ffug ychwaith, fel 
y raae y gwaethaf, ond ffaith rhy anwrthwynebol i aminau an- 
dwyol effeithiau dirywiad priodasol ein byd ! C'au dy lygaid feî 
nas gweli ei effeithiau ìuwy, os gelli! Cau dy glustiau rhag dy 
syfrdanu gan riddfanau ei druenus drancedigion, os medri ! Di- 
íoda y ffaith oddiar dy feddwl, os gelli, tra y gwaeddi gyda ni 
â’th holl galou, “O ! Tydi, ein Tad, ein cyfreithlawn a’n cyntefig 
Briodwr, trugarha wrlh y byd prioJasoî a'i effeithiau anwylaidd, 
methiantus, a dyoddefus — pura ein byd oddiwrth vr * halogrwydd’ 
canlynol i’r ffrwd augherddol lion a dorodd dros ei cheulanau, 
ac a ddiluwiodd ardd tìodau a pherlysiau ein byd. Adfera yn ol 
yr ysgubell a ysguba yr allendid i tì’wrdd fel peiswyn o tíaen cor- 
wynt. Agora y ffynnonell gyntefig fel y draohtia dynolryw o 
honi hyd ddigon. Piioda! O, prioda dydi, yn dy ffordd dy hun, 
dy blant dy hun, roegys cynt, rhag gwywo a ditíanu o’n hiliogaeth 
yn holîol i ryw ri/wiogaet/i arall ! ! D. Jones. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parliad o dud. 303.] 

37. Fod gwrthryfel wedi bod yn mhlith yr ysbrydion rhai’n, 
sydd yn amlwg oddiwrth yr Ysgrythyrau. Yr Apostol Ioan a 
ddywed, “ A gwelwyd rhefeddod arall yn y nef ; ac wele, ddraig 
goch fawr, a saith pen iddi a deg corn, ac ar ei phenau saith coron. 
A’i chynffon hi o dynodd darian sêr y nef, ac a’u bwriodd hwynt 


Á12 


t’DGORN SEION. 


i’r ddaear.’ , “ A bu rhyfel yn y nef : Michael a’i angyliona 
ryfelasant yn erbyn y cìdraig; a r ddraig a ryfelodd a’i angylion 
hitliau, ac ni orfuant; a’u lle hwynt nis cafwyd mwyach yn y 
nef. A bwriwyd allan y ddraig fawr, yr hen sarfF,4ÿr hon a 
elwir Diafol a Satan, yr hwn aydd yn twyllo yr holl fyd : efe a 
fwriwyd allan i’r ddaear, a’i angylion a fwriwyd allan gydag ef,’’ 
(Dad. xii, 3, 4, 7, 8, 9). Enw y bod a fiaenorai y gwrthryfel 
hwn, a elwir “ Draig,” “ Sarff,’’ “ Diafol,” neu “ Satan y lle 
ag y dechreuodd y rhyfel oedd y Nef; y personau a yrarwyment 
gyda’r Diafol oeddynt, “ ei ûngylion, ,, a elwir “ sêr y nef 
rhif byddin Satan oedd y “ drydedd ran o sêr y nef” neu 
“ yr angylion ; y ddeudrydydd ran arall a flaenorid gan Mi- 
chael; byddin y Diafol a alludiwyd o’r ncf i’r ddaear. Rhyw- 
rai, efallai, a allant ddychymmygu taw bodau oedd yr 
angylion hyn wedi eu gwaredu o ryw fyd blaenorol, a 
gwrthryfela wedi hyn; ond os hyn oedd yr achos ni fyddent yn 
ysbrydion drwg, ond bodau drwg fyddent a chanddynt gnawd ac 
esgyrn, ac yn ganlynol byddent yn analluog i fyned i mewn i 
habellau bodau dynol ; ond gan i lawer o honynt fyned i roewn 
i un person, dengys yn y raodd aralycaf taw ysbrydion ydynt. 
Ereill, efallai, a allant ddychymmygu taw ysbrydion dynion drwg 
vw yr ysbrydion syrthiedig rhai’n, y rhai a fuont feirw ar ryw 
fyd blaenorol, a chyrfl pa rai ni chyfodwyd erioed ; ond ni ehyd- 
wedday dychymmyghwn á’r cynllun a ddilynwyd, gyda golwg ar 
ddrygionus y greadigaeth hon, y rhai oll ydynt i gael eu cyfodi 
oddiwrth y meirw, a’u hysbrydion a’u cyrff i gael eu hail uno; 
ni chydgordia ychwaith â thystiolaeth yr Apostol Judas, yr hwn 
a ddywed, “ Yr angylion y rhai ni chadwasant eu dechreuad, ond 
à adawsant eu trigfa eu hun, a gadwodd efe mewD cadwynau 
tragywyddol, dan dywyllwch hyd farn y dydd mawr,” (Judas 6). 
Y geiriau hyn sydd yn profi mai yr angylion syrthiedig ydynt y 
cyfryw pa rai oeddynt ar brawf yn eu sefyllfa gyntaf. Nid yw 
yr angylion yn derbyn cyrff cnawdol hyd oni ddeclireuont eu 
hail sefyllfa, o ganlyniad y cyfryw yn eu sefyllfa gyntaf raid fod 
yn ysbrydion. Mai ysbrydion oedd yr angylion hyn perthynol 
i’r greadigaeth lion, ac nid i un flaenorol, a ddangosir oddiwrth y 
ffaith, eu bod yn cael eu cadw “ mewn cadwynau dan dywyllwch 
hyd farn y dydd mawr.” Pe buasent byw mewn cyn sefyllfa, 
^‘hagflaenol i’r un lle yr oedd ein hysbrydion ni ar brawf, yna hwy 


UDGORN SEION. 


413 


a /arnesid ar fjd blaenorol, ond y mae dydd eu barn hwy etto 
lieb ddyfod, ond a ddaw yn niwedd y ddaear, neu yramaer y 
bernir drygioiiUS y byd hwn. Os ydynt hwy, gan hyny, i dder- 
byn barn mewn cyssylltiad â phreswylwyr y ddaear hon, rliaid 
eu bod \redi fl’uríio cyfran o’r un teulu yn y sefyllfa gyutof, ac 
nid oedd iddynt ddechreuad o tìaen y teulu a furiadwyd i’r 
ddaear hon. 

3S. Wedi dysgu i fod rhyfel wedi bod yn y nef, ymofynwn 
yn nesaf, pa bryd y diweddodd y rhyfel hwn. Mae'n amlwg iawn 
fod y rhyfel hyny wedi bod yn y nef wedi i’r ddaear gael ei 
fTurfio; o herwydd pan fwriwyd y Diafol a’i angylion allan o'r 
nef, hwy a alltudiwyd i'n daear ni ; o ganlyniad yr oetìd y 
ddaear wedi ei ífurfio ac mewn bodoliaeth ar derfyn y rhyfel yn 
y nef. Yr oedd y Diafol ar y ddaear ar yr amser ag oedd Adda 
ac Efa yn yr ardd: efe oedd yr hwu a gelwyddodd i Efa ac a’i 
twyllodd hi; oddiynia y gelwir ef “ celwyddwr o'r dechreuad,’' 
neu “ dad y celwydd.” Yn awr, pa un a oedd efe a'i angylion, 
ar y cyfnod boreuol hwnw, wedi eu bwrw allan o’r nef i’r ddaear, 
nid yw, yn y cyfieithad Saesneg o’r Beibl, vn cael ei ddadguddio 
yn eglur. Os nad oeddynt yn barod wedi derbyn eu halltudiaeth 
o’r nef ar gyfnod syrlhiad Adda, rhaid o leiaf, i’r Diafol ddyfod 
trwy ganiatád i'r ddaear hon, a myned i mewn i’r ardd ; ac os 
na chymroerodd ei yriad allan le, yr amser hwnw, efe ar ol iddo 
gwblhau ei ddybenion drygionus yn nygiad oddiamçylch gwymp 
dyn, a ddychwelai drachefn at ei lyddinoedd yn y nef i’w cefnogi 
hwynt yn eu rbyfelgyrch afian a chentigenus. Ond oddiwrth y 
dystiolaeth yn y dadguddiadau pa rai a roddodd Duw trwy 
Joseph Smith, y prophwyd, hysbysir taw Adda oedd Michael. 
Mae yn rhesymol, gan hyny, i feddwl, i Michael, yr hwn a tìaen* 
orai y byddinoedd yn y nef yn erbyn galluoedd y Diafol, barhau y 
llywiadaeth hyd derfyniad y rhyfel, neu hyd oni alltudiwyd byddin 
y Diafol i’r ddaear. Gadael ei orsaf, a rhoddi i fyny ei lywiad- 
aeth cyn i’r gelyn gael ei orehfygu,a fyddai yn fuddugoliaeth ranol 
yn unig, a’r prawf yn y sefyllla gyntaf a fyddai yn anghwbledig. 
Dira yn fyr o gyflawn orchfygiad o alluoedd y gelyn, a’u lialltud- 
iaeth o’r nef, a roddai gyl’awn fuddugoliaeth ; dim yn fyr o hyn, 
a’u hawliai i’r gogouiant o gadw eu sefyllfa gynlaf. Mae yn 
amlwg, gan hyny, i’r rhyfelyn y nef ddiweddu cyn i Michael adael 
y nef a chyraraeryd corflf o gnawd ac csgyrn o dan yr enw Adda. 



414 


UDGORN SEION. 


39. Pa bryd y dechreuodd y rhyfel liwn yn y nef? Yr holl 
oleuni sydd genym ar y gofyniad hwu sydd yn gynnwysedig 
mewn dadguddiadau diweddar, ac yu yr ben ddadguddiadau 
hyny pa rai a ddadguddiwyd o’r newydd i Joseph y Gwel- 
edydd. Ni a ddyfynwn a ganlyu o Lyfr Abraharn : — “ Yn awr, 
yr oedd yr Arglwydd wedi dangos i mi, Abrahain, y dealltwr- 
iaelhau ag oedd wedi eu rheoleiddio cyn bod y byd ; ac yn 
mhliih yr holl rai hyn yr nedd llawer o’r rhai ardderchog a 
rhagorol ; a Duw a welodd fod yr eneidiau hyn yn dda, ac yr 
oedd efe yu sefyll yn eu cauol hwynt; ac efo a ddywedodd, Y 
rhai hyu a wnaf fy llywodraethwyr ; canys efe a safai yn mysg 
y rliai hyny ag oeddyut ysbrydion, ac efe a welodd eu bod yn 
dda ; ac efe a ddywedodd wrthyf fi, Abraham, Yr wyt ti yn un 
o honynt, ti a etholwyd cvn dy eni. Ac yr oedd uu yn sefyll 
yn eu mysg hwynt ag oedd yn debyg i Dduw, ac efe a ddywed- 
odd, wrth y rhai hyny ag oedd gydag ef, Nyni a awn i waered, 
oblegid y mae lle yna, ac ni a gymmerwn o’r defnyddiau hyu, ac 
a wnawn ddaear ar yr hon y gall y rhai hyn breswylio; ac Dyni 
a’u profwn hwynt ag hynyma, i weled os gwnant bob peth pa 
bynag a orchymyno yr Arglwydd eu Duw iddynt; a’r rhai a 
gadwant eu hystâd gyntaf, a ychwanegir iddynt; a’r rhai na 
chadwant eu hystâd gyntaf, ni chaut ogoniant yn yr un deyrnas 
gyda’r rhai a gadwant eu bystâd gyntaf; a’r rhai a gadwant eu 
íiail ystàd, a gant ogoniant wedi ei ychwauegu ar eu penau yn 
oes oesoedd. A’r Arglw'ydd a ddywedodd, Pwy a dîaufonaf ? Ac 
atebodd un yn debyg i Fab y Dyn, Wele fi,danfon fi. Ac un arall 
a atebodd ac a ddywedodd, Wele, íìnnau, danfon fi. A’r Ar- 
glwydd a ddywedodd, Mi a ddanfonaf y cyntaf. A’r ail oedd 
ddigllawn, ac ni chadwodd ei ystâd gyntaf, ac yn y dydd 
hwnw, llaweroedd a’i canìynasant ef. Ac yna yr Arglwydd a 
ddywedodd, Awn i waered ; a hwy a aethant i waered yn y 
decbreuad, ac a reo’ei Jdiasant ac a luniasant(hynv yw, y Duwiau) 
y nefoedd a’r ddaear. Ac yr oedd y ddaear, ar oi iddi gael ei 
llunio, yn wag ac anghy fannedd, o herwydd nad oeddynt wedi 
llunio dim ond y ddaear; a thywyllwch a deyrnasai ar wyneb 
y dyfnder, ac yr oedcl ysbryd y Duwiau yn ymddëor ar wyneb y 
dyfroedd.” Yn yr hanes dwyfol hwn, ein hysbysir fod gwrth* 
rvfel wedi dechreu yn yr amser ag oedd y llu uefolaidd yn y m • 
gynghori yDghyd, mewn pertbynas i fiurfiad y ddaear hon 


UDGOJtN 9EION* 


415 


a phoblogiad yr tmrhjw. Y gwrthryfel, gan byny, a gar- 
iwyd yn y bhien o*r amser y cyunaliwyd y cynghor mawr- 
eddog hwn, hid oni osodwyd sylfaeni y ddaear i lawr, a 
thebygol hefyd am ryw ainser wedi hyny; ond mae'n rhaid 
mai rh}w amser yn ystod y cyfnod rhwng dechreuad y gread> 
igaelh hon a chwblhad yr unrhyw, yn ddarpariadol i dderbyniad 
Michael neu Adda, y cafodd Satan a'i fyddin eu gorchfygu a'u 
halltudio i’r ddaear. Pa cyhyd oedd y cyfnod, yn cyfryngu 
rhwng amser cynnaliad y cyughor a dechreuad y greadigaeth, ni 
ddadguddiwyd ; gallasai yn unig fod yn gyfuod fach ia«n,neu 
gallasai fod yn filiynau o ílynydíloedd. Ac etto, pa cyhyd oedd 
o ddechreuad y greadigaeth, hyd nes cafodd Satun ei daflu allan, 
ni ddadguddiwyd ; oblegid nis gwyddom ni hyd yr amser oedd 
yn gynnwysedig yn ngwnilh pob dydd, perthynol i’r greadigaeih; 
nis gwyddom ni ychwaith ar ba un o’r diwruodau neu’r cyfnodau 
hyn y taÜwyd ef allau. — ( I'w barhau.) 


SEION. 

Seion, O inor ddedwydd fvdd, 

Cael mwynhad o’i breinniau rbydd ; 

Tâl uwch gwerlh trallodion ìlawr, 

Vydd ei mwyniant ira’ bob awr ; 

O, doed y dydd caf lwyr ryddhad, 

O flin gaethiwed, twyll, a brad, 

IJe y gweinyddir cylraith Duw, — 

O dyna’r Ue 'rwvf ara gael byw. 

. Gwel, yr heirdd ddyffrynoedd draw, 

Gwel eu ffrwythau ar bob llaw; 

Aeron ter ei dolydd dwys, 

Berarogla’i glenydd glwys : 

Fy ngwlad, fv ngwlad yw Seion liardd, 

Pob rhyw liyfrydwch ynddi ddardd ; 

Hoff natur yno'u gwenu sydd ; 

Fy heddwch yno’u llawn a fydd. 

Llanelli. Dewi Elfed. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Anrhydedd, euwogrwydd, a holl weithredoedd gwagedd ac 
uchelgai9, a ddiddyroir ac a dJinystrir gan amser ; ond y mae y 
gair d& o ddoetbineb yn barchus gan yr oesoedd dyfodol. 


416 


CDGORN SEION. 


Pregetii Angladdol. — Ebe yr oífeirîad yn ddi w’eddgìo 
bregetli garapus ar Farwolaeth, — “ Eithr er hyn oll, anwyl wran- 
tîawyr, marwolaeth, er nad pa mor haeddiannol i ddynolryw o 
herwydd eu pechodau, trwy ddoeth ragluniaeth a mawr gariad ein 
Tad nefol at ei greaduriaid, a osododd efe ar ddiwedd ein heinioes ; 
O ddoethineb! ac iawn-drefniad ! Canys ystyriwch, fy ngwran- 
dawyr, pa wertb fuasai ein hinioes i ni pe gosodasid marwolaeth 
ar ei dechreu yn lle ar ei diwedd.” 

Dtwedir fod dros dd<*ng mil o lanaf greaduriad daear, angel- 
esau daearol ! — a greo.ld eu Tad i fod yn rosynau harddaf a 
mwyaf peraroglaidd ein paradwys ni, wedi troi yn ddanadl poeth- 
ion i l«)Sgi raeihion y fall, ac i ddrewi yn ffroenau trigolion 
Llundain. ar hyd ei heolydd cristìonogol hi ddydd a nos ! Heria 
Tiriogaeth Utah y byd, drwy fanwl chwilio i gael allan wreiddyn 
ua chaugen o’r rhywiogaeth hon o ddanadl, nac un butain yn 
mhlith ei thrigclion hi ! Pa wlad “ Gristionogol” drwy'r byd a’i 
ammheaa, neu a’i hefelycha ? 

Darlun yr Henlriad Taylor — IMae cryn lawer o gopîau 
o’r darluu hwn yn aros ar îáw y brawd Morris, a^yûiunir cyd- 
ymdrechiad y cynnadleddau er eu gwerthu. Gobeithiwn y gwna 
pawb eu goreu tuag at hyn. Cofier hefyd am ddarlun ardderchog 
y Brif lywyddiaeth a’r Deuddeg; diui ond ychydig sydd ar law, 
JOs yr un. 


Taliadaü o Feh. 17 iiyd Meh. ‘23. — Dina9, 7s 9c ; Aberdâr, 
£1 ; liymni, £l 5s 5c; Georgetown, 5s lOc ; Mertbyr, £1 3s 2c ; 
Pendaren, 2s 6c ; Ffynuon-Tydfií, £2 lOs; Troedyrhiw, 2s; 
Llanfabon, 6s7c. — Cyfanswm, £7 3s 3«;. 

At y Dosparthwyr. — -Anfonwn gyda yr Udgom hwn gofres 
newydd o Lyfrau ar werth. Gobeithiwn y gosodir y papyrau hyn 
mewn lleoedd cyhoeddus, gan ddileu yr hen bapyrau. Fe ddyíai 
yr holl ddosparlliwyr gadw rhywfain* o lyfrau ar law o bob matli, 
fel na fy.ldo eisieu i’r prynwr aros am eu cael o Ferthyr. Credwn 
y gwertbid braidd cymmaint arall o lyfrau, pe dangosai pob dos- 
parthwr y gwahanol lyfrau sydd geuyra ar werth, ar ddiwedd y 
cyfarfodydd. Hyderwn yr edrychir at hyn. 

Hysbysir ni gan yr Henuriad John Parry, y cynnelir 
Cymmanfa Gyffredinol yn Neuadd y dref, yn Llanrwst,ar y 3ydd 
a’r 4ydd o’r mis nesaf, a dysgwylir y brodyr Phillips a Daniels i 
föd yn bresennol. Dymunir ar gymmaint ag a allo o’r Säint i 
ddyfod yno. 

gEt Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
rJohn Davis , Prinler> Johns Street^ Georgetown , Merlhyr. 

[díWEDD Y BÜIIMED GYFROL.] 


J. 0 A V I S , AEGRAFFYDD, M ERTHt P.TYDFIL. 


UDGORN SEION, 

\ 

NE9 

SEREN Y SAINT; 


TN CTWNWY* 


IOWYDDORION « GORUCHWYLTAETH CYFLAWÄ- 
DER YR AMSEROEDD” 


M EW 


N 


TRAETHODAÜ, LLYTHYRON, HANESION, 
PRYDYDDIAETH, &c. 


“ Nyni a iacliasom Babìlnn, onri niri aeili hi yn lach : {rariewch hi, i»c nwm 
bawl» i’w wlari : canys ci haru a gyrhnedd i’r nefoedd, ac a dtlyrchafwyd hyd 
Ti wyhrau.” — J kr. Ll, 9. 

" Driug rbagot, yr efengyles Seion, i fynydd ucbel.” — Esa. xi,t. 


CYFROL VI. 


MERTHYR-TYDFIL : 

àRQIUFP\VYD, CYH0EDDWY9, AC AR WERTH GAM J.DATI8, 
HEOL JOHN, GEORGETOWN. 


1853. 



RHAGYMADRODD. 


ÀtrWYr, Ddarllen’Wyr, — Dyma y chwechfed gyfrol o Udgorn 
Seion wedi ei gorplien, a dyma ninn.iu yn terfynu ein goruch- 
wyliaeth. Mae y gyfrol hon, a’r un flaonorol, wedi eu llanw 
yn fwyaf neillduol gan draethodan enwog yr Henuriad Orson 
Pratt, yr hwn, feddyliwn, yw athronwr penaf yr oes. Achos- 
odd hyn i ni fethu cyhoeddi amryw draethodau oddiwrth ein 
gohebwyr, ac yn neillduol y cyflawnder mawr o brydyddiaeth 
a arosa ar ein dwylaw. Mae ein brodyr hyny wedi dango» 
flyddlondeb, a drwg genym na allasem gyhoeddi yr oll a farn- 
asom yn deilwng o le. Gobeithiwn y bydd ein eanlynydd yn 
gallu boddio ein cyfeillion yn well. 

Diolchwn, dros yr Eglwys, am bob cefnogaeth a roddwyd i’w 
Hüdgorn, ac erfyniwn fendith Duw ar bawb a wnaethant eu 
goreu drosto. 

Yn awr, canwn yn iach i bawb, a dymunwn ran yn ngwedd- 
iau ein brodyr a’n chwiorydd oll, er cael y fraint o gyrhaedd 
Seion yn ddiangol; a ninnau addawn weddio drostynt hwythau 
yn ol. Yr Arglwydd grasol a’n bendithio oll, hyd byth byth- 
•edd, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Yr eiddoch yn ostyngedig, 

Joiin Dayis. 


Iferthyr, lìhagfyr 26, 1853. 



CYNNWYSIAD. 


Tl'D . 

Amrywiaelhnu [ar ddiwedd pob 
Rlnfyn] 

Anercai.tfl y Gelyeydd nt y Saint 5 
Arwyddioii y Drddian Diweddaf ‘250 
Ai B«rchedi?io»i y Bedyddwyi 277 
At Lywyddion y Cymiadleddau a’r 

Dospartiiwyr * 177 

At Wein ioii y Bedyddwyr .. 16 

Al y Llywyddiou a’r UofipaitltWyi 162 ' 

lîedydii «... 245 , 

Iledd aisratr 275 

Lreuddw ydion, G>ve»idii:aeiliaii, 

Tntodàii . &c 16* 

Cẃii y wraio i’w pl|ii«»d mv<ldw.. 3d7 J 
Cofnodion Cymmantn G> tîiediu- 
ol yn Ninas y Llyií HaleM 3t, 53 
. 69, 85, 101 

Cofnodiou am yt Heiiafìaid .... 195 ! 
Cyfam oodaii — Gaii <• Gynebor,. 181 

Otreiyiiiaetb 275 

Cyflaiao 175 1 

Cyn-fodoldeb Dvn, '21. 112, 141. 15'i 1 
'â 86, 20» . J2 1 (#,-2 W 4.54 v 267 488 293 
316. 334, 3lS. 360, 373 
DfeÜloliOii H *' HÌ3«i»ý of ileui v 

tlie Eiahtli" '. 427 

Derbyniad yr Y&bryd 140 

Djndem .nimliu^i.icîwy ...... 159 

Diarebion Tyreididd...... ...... 243 

Dìill i fnbwysjpdu vjyn i,îíeyuus 

Ddnw 156 

njyfynindaii o Ail‘Kpiít<d Ö- Pratt 357 

Dyledion Llifmn, Star, &c f 259 

Eiiçlyninii .................... 355 1 

Glendid 173 | 

Cweithiaii Glo a Haiarn Deseret 80 
Gwir Fawredd 160 

Hiraeth v Bardctaln Seiòb 177 

Hyntyr Eilwysi . ; 159, 173 

1 T Cybuddwr 323 


Tt». 

Uyll»vr nt y Llvwydd Phillips .. 33i 
Lljtbyr <i Ddinas y Llyn Halen 
F.iwi at > U>u>«i(ii.)ii Pbillips , 

a Davis. 143 

Llyiliyi o .San Beriutt.diiio ...... 31 

Llyttiyr Sant at ei liertliynaá .... 325 

Molrjnt Seion 242 

5|yneEiad Cymlia«»p(, &c 82 

Xu fidduell ynnyled lieb o ddiiti 133 
.Naufed Episiol Cyirrednmt Llyw- 

ytldr n*tli yv Euluys 2* 

P' linilliliu 34 

Puh peili yii cydueilfno èr dai- 

«»ni; &e.... 137 

Piawi pendei fyool *na iliwyllodd 
ac n . tbu > II wa <1 Siimt \ o«r- 

«ich.it* 197 

Pièüéllui Ciist I9f 

Pn<».las \. f laidd. ’27 f 7S 96 220, 232 
263, 301, 309, 328,341,367, 380, 389 
423 

Sanfebldiolrwydd y Rbyw Fenyw- 

auid, &c 117 

Tu . Ifauiar. a Clnefydd y Saint 227 

( yttiolaeiti «an Sectmiaid 174 

Udüaui.id olaf yr Udganwr cyutaf 421 
Ulali— ei l.lyw draetliwr éi 
Chymdeithas. a’i SefydHadau., 213 

Y lllrtiiyn Gwyllt 194 

Y Dyrtd a IH;iw 128 

Y Dtysoif.iYmfmlol Bnrhaus.^Gl, 354 

YintndHetfi 25S 

Ym el’.id Gaitref * 35 

Y Hiiiledieailliau BtcbaiO 165 
Yr ar.lios o’r gwahanol Sectau .. 22 9 

Yr Alund 431 

YrYtnfndiad. 353 

Yr Udeoiii am y tlwcddyu nesaf 387 

Y Saint a’r Indiaid 287 

Ysbryd y Cbwiorydd yn y Dyflryu 61 



UDGOIIN SEÍON, 

SKU 

átcmt \> &aúit. 

Rhif. 1.] GOItPHENAF 2, 1352. [Cvf. VL 

ANERCHIAD Y GOLYGYDD AT Y SAINT. 

Anwyi. Fhodyr, — Wele ni yn cael cyfleusdra newydd etto i’ch 
ancrch ar ddechrenad cyfrol o’r Udoorh ; ac yr ydym wedi 
gwneydhyny moramlnesy mac wcdi myned o’r diweddÿn ar- 
feriad nad allwn braidd ei roddi heibio. Dymünwn i cliwi y tro 
hwn, fcl o’r blaen, hcddwch a flafr Duw, a dyhidlcd ei fenditli- 
iou arnoch ddydd a nos. Ni allwn ddymuno dim yn rhwyddacli 
nà daioni i’r Saint : hyny yw ho(T waith ein calon, hyny sydil 
yn llanw ein bryd. Bydded i'r Saint fod yn awyddus i gyf- 
lawni ewyllys yr Arglwydd, ac ni attalia efe roddi iddynt n 
l’endithion y nef a’r ddacar, ac dì ommedd ychwaith cu dwyn 
adrcf i Seion. Gweddiwn, ynte, ar ein Tad am roddi cymborth 
i ni i’w wasanaethu wrth eu fodd, fel y téilyngom bob pcth 
oddiar ei law. fc i 

Gwclwch, frodyr, fod yr Udoorn yn dyfod i ymwelcd â chwi 
etto yn wythnosol, fel arferol, ac ar yr un gdst hefyd, a gobeithio 
y caiff dderbyniad da, a galwad mawr ychwanegol am dano 
cyn diwedd y tìwyddyn. Gwelwch pa gymmaint gwell yr 
cdrycha : onid yw ci olwg yn tynu eich sylw yn fwy nag oll. 
Mae yn ddiau genym yr udgana bethau dymunolach nag 
criocd yn y tymmor udganu hwn, o herwydd mae yr udganwr 
prescnnol allau am y tro diweddaf, a diau y teimla i chwilio 
am y pethau gorou i gyhocddi am Seion, fel na syrthio i an- 
mharch yn niwedd ci ddydd liafur ar faesydd Babcl. Erfyn- 
iwn gynnorthwy mawr trwy weddiau y Saint : y rhai hyny, 
l [pris 1 g . 



ÜDGOEN SEION. 


6 

wedi eu hateb, yw ein nerth penaf ni; nid ymddiriedwn mewr> 
dim, ond a gawn oddiwrth Dduw. Ymwrolwch chwithau, 
Saint, am Ysbryd yr Arglwydd; byddwch fyw wrth ei oleuni, 
fel y dealloch y pethau hyfryd a udgenir ettodrwy yr Udgorn, 
ac a ddangosir gan y Seren, yn yr amser sydd yn dod. Yfwcli 
yn barhaus o ysbryd eich Heglwys, fel yr eloch yn fwy syched- 
ig am dano, ac y gorfyddir eich dwyn o’r diwedd i dŷ Dduw yn 
Seion i gael eich gorlenwi. Edrychwch na sathroch ar y pib- 
ellau sydd yn eludo bywyd i chwi; a gofalwch na ruthroch i 
gau pyrth a garant fod yn wastadol yn lled y pen rhyngddoch 
â’r nefoedd, er i chwi dderbyn Ysbryd Duw, a gwèn ei wyneb, 
a chael cyfleu i deithio tuag ato. O, byddwch ddoeth, ac ys- 
tyriwch flyrdd yr Arglwydd ; ymhyfrydwcl) i’w wasanaethu 
ef, ac na chollweh eich gwobr. Bydded y byd liwn a’i bethau 
megys gwagedd yn eich golwg, a dyrchafer eich golygon i 
edrycli ar nefoedd a daear newydd, y rhai ydynt yn ein haros 
oll, os meddwn obaith i’w mwynliau. Cariad Duw a lanwo ein 
mynwesau; a chyimydded fflam y cariad cyntaf, nes y teimlom 
mai yr Arglwydd a’n p'ia ni a phob peth. Yna dedwydd a 
fyddwn, oblegid gofal Duw a fydd yn ddeublyg drosom; a phwy 
a ddichon ein niweidio? Felly y byddo, trwy Grist. Amen. 


NAWFED EPISTOL CYFFREDISOL 

Llywyddiaeth Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, o 
Ddyffryn y Lìyn Halen Fawr, at y Saint gwasgaredig trwy yr 
holl ddaear, yn anfon anerch : — 

Anwyl Frodye, — Gyda theimladau cyffrous neillduol o ddi- 
olehgarwch i’n Tad nefoi, yr ydym yn eich anerch yr amser 
yma; cyfnod, yn hanesyddiaeth yr oruchwyliaeth ddiweddaf 
hon, ar yr hwn y gosodir pen congl-feini Tŷ yr Arglwydd yn 
mhenau’r mynyddoedd, yn unol â rhag-ddywediadau yr hen 
brophwydi ; ac ar y pryd a grybwyllwyd yn flaenorol genym 
ninnau. 

Tra mae symudiadau y nefoedd a’r ddaear, ynghyd â’r holl 
bethau cyssylltiedig â hwynt, yn arwyddo fod y gweledigaeth- 
au, y dadguddiadau, a’r prophwydoliaethau, ynghylch y dydd- 
tau diweddaf, yn cael eu cyflawni yn gyflym, yn ddarpariadol í 


TJDGORN 8Ë105. 


7 


Bil-ddyfodiad Mab y Dyn, yr ydym yn llawenhan ddarfod i 
Dduw Abraham barotoi ymguddfa i’w bobl, yn nghanol dyflf- 
rynoedd y bryniau tragwyddol, yn yr hwn le y caniatäwyd i 
ni drigo mewii diogelwch, am ychydig flynyddau, wedi ein 
symud yn mhell oddiwrtl# y tân a’r gwaed a dywalltwyd allan 
ar y Saint mewn blynyddau blaenorol, gan y rbai liyny nad 
oeddynt yn ofni Duw, na chwaith yn parchu dyn. 

Nis gwyddom ond am ychydig bethau neillduol a ddygwydd- 
asant yn mhlith amrywiol genedlaethau y ddaear, gwedi ein 
Ilepistol diweddaf, Hydref 13; eithrgwyddom fod dadguddiad- 
au Icsu Grist yn wirionedd, ac y cymmerwyd heddwcli odiliar 
y ddaear ; ac y hydd y rhai hyny na dderbyniont ac na ufydd- 
häont i efengyl Iesu Grist, pan ei clywant, fyned yn waeth- 
waetli, mewn nwydau drwg, amryson, rliyfel, a gwaed, hyd nes 
i’r drygionus ddymchwelyd y drygionus, a dinystrio eu hunain 
oddiar wyneb y ddaear, fel y byddo i’r Iesu gael y rhagorfraint 
o deyrnasu, heb aflonyddwch, yn nglianol y rhai a’i carant. 

Nis derbyniwyd llythyr-gerbyd o’r dwyrain er ys Tachwedd 
diweddaf, ac attelir rhan o hono hyd yma, yn y mynyddoedd; 
tra Uusgwyd y rhan arall dros y Uuwch eira gydallaw; ac nid 
oes genym hysbysrwydd sicr hyd yma pwy a etholwyd ddi- 
weddaf yn Llywydd yr Unol Daleithiau, neupwy yn awr sy 
Lywydd y genedl. 

Yn ystod y dystawrwydd maith hwn, derbyniasom ddau 
lythyr-gerbyd o California, trwy yr hynt ddeheuol, yn cynnwys 
ond ychydig iawn o newyddion. Dengys ychydig lythyrau 
oddiwrth amry w genadon tramor, ychwanegiad at yr Egiwys, 
a lledaeniad yr Efengyl, oddigerth yn yr YDysoedd Cymdeith- 
asol, o’r rhai yr alltudiwyd yr henuriaid gan yr awdurdodau 
Ffrengig, ac y gwaharddwyd i’r Saint weddio, hyd y nod yn eu 
tai eu bunain. Dychwelodd yr Henuriad Addison Pratt, ac 
ereill, i’r cyfandir. Mae yr Henuriad Cannon yn cyfieitliu Llyfr 
Mormon i iaith Owyhëa. AUtudiwyd yr Henuriad Woodard 
o’r Eidal, am ddysgu gwirionedd, ac aeth i Switzerland ; yn 
unol â’r gorchymyn a roddodd yr Iachawdwr i’w ddyscybUon a 
anfonwyd i bregethu yr Efengyl, pan eich erUdiant mewn un 
Ue, ffowch i le arall. Goddefodd y brodyr yn Denmark erUd- 
igaethau chwerw, ond y mae y gwirionedd yn ymledaenu yn. 
mhoh cyfeiriad. 


8 


UDC.ORN SEION. 


Daetìi ein poblogaeth mor liosog, a’n sefydliad mor eang, fel 
nas galhen roddi cymmaint o ddygwyddiadau ac amgylchiadau 
neiliduol ag a arferasom hyd yn hyn. Yr holl Saint íTyddlawn, 
a llawer sydd o’r cyfryw, ydynt wedi eu llénwi ag yshryd 
heddwch, llawenydd, a gorfoledd ; canlynwyd eu llafur yn y 
dyflfryn, gan lwyddiant cyflfredinol o’u dyfodfa foreuaf, ac nid 
ydynt yn ewyllysio newid eu sefydliad am urnhywgyfran arall 
o’r ddaear, neu hyd y nod i’w adael dros ychydig amser, oddi- 
gertli pan eu hanfonir gan awdurdod cyfaddas i bregetliu yr 
Efengyl. 

Mcgys ag y bu yn holl oesau yr Eglwys, felly y mae yr awr 
hon (acy bydd yn parhau tra casglo y rhwyd bob math o bysg- 
od), ceir aelodau anflfyddlawn, a chanddynt enw o fod yn fyw, 
eithr meirw ydynt; a chan mai amddifad o flfydd, amddifad 
ydynt o weithredoedd da; canfyddwyr gwallau, enllibwyr, 
drwg-dybwyr, prophwydi gau, gwrthgilwyr, a’r oll o’r fatli, 
ydynt ddeiliaid priodol i’r mwn-gloddiau aur, i’r hyn lcoedd, 
mae yn debyg, yr â gan amlaf o honynt, a gobeithio yr ydym yr 
â yr oll o’r fathy gtcanwyn hwn ; a’r oll a ofynwn ganddynt yw, 
ar iddynt dalu eu dyledion, myned mewn heddwch, a dewis y 
duw a fynont i’w addoli. 

Llwyddwyd y Saint yn ddirfawr yn y dyfîryn, a’r cyflawn- 
der a dywalltwyd allan arnynt, hyd nes nad oedd lle i’w dder- 
byn, a wnaed yn achlysur syrthni a gwastraff, i’r fath 
raddau ag y bydd mwy prinder blawd cyn y cynauaf. nag a fu 
am flymyddoedd o’r blaen. Gyda’r pethau hyn nid yw yr 
Arglwydd foddlawn, ac os na bydd i’r éyfryw ddiwygio yn 
fuan, canfyddant newyn yn lle digonedd o fewn eu trigfanau. 

Mae llaw-weithfeydd cartrefol yn gwella, ond nid mor gyf- 
lym ag y dymunwn. Melinau llifio a malu ŷd a gynnyddasant 
yn chwyrn o fewn yr amryw sefydliadau, eithr nis gallant gyd- 
gerdded â’r cais sydd am flawd, ac yn neillduol am goed. Tan- 
nerdai ydynt yn gwella yn raddol, a chynnyrchwyd gryn lawer 

0 ledr. Ein gweithdai hoelion a ânt rliagddynt yn arafaidd. 
Dechreuwyd gweithdỳ cribau. Argoelir yn amlwg y rhagora 
y cribau tyner a wneir o fahogany ein my nyddoedd, fel nad ang- 
henrlieidiol iforL Llaw-weithwyr o bob math ydynt yn eisieu 

1 raddau eangach, ynghyd â pheiriannau at arbed llafur, yn 
neillduol i’r amaethwr, fel y gallo y tyddynwr godi 


üugohn si:ion. 


9 


grawn, a phob celfyddydwr ddilyn ci gelfyddyd ci 
liunan. 

y mae gobaith boddhiiol y diwallir y drygau hyn yn fuan, 
Irwy ein cynnorthwyo gyda nwyddau heyrn, yn eu hamrywiol 
Ifiirfiau, o Swydd Ilaiaru. Uygodd uu chwythiad byr y flTwrn- 
ais bum cant ar hugain o haiarn percliyll rhagorol, pan ballodd 
y chwythu o anghen glo. Yr eira yn ddyfnach nag arferol ar 
y mynyddau y gauaf a aeth lieibio, a rwystrodd ddygiad coed 
a glo o’r lcanyons. Dangoswyd pàr ardderchog o haiarn llaw yn 
y gymmanfa, megys blaenflrwyth y gweithdy haiarn. 

Cwblhäwyd yr ychwanegiad mawr a wnaed at ystôr-dj' yr 
Arglwydd, ynghyd ag ystor-dai yn gyffrcdinol yn yr amryw 
sefydliadau. Ychwanegwyd llawer o beiriannau gwertlifawr 
it weitlidy y Deml. Mae gweithdy ëang y gofaint, y seiri, a r 
peiriannau, ar y Temple Block, Ue y mae holl lafurwaith y 
Deml i gael ei gyflawni, o fewn y waliau, a gwaith ceryg yr 
hon sydd oddeutu un ran o bedair yn orphenedig. Y'r ocdd 
y Neuadd Gymdeithasol wedi ei chwblhau gan belled,fel ag i’w 
tneddiannu gan bleidiau cymdeithasol, ac y rlioddwyd difyrwch 
i-hwareyddol o’i mewn y gauaf a aeth heibio. Cyssegrwyd hi 
lonawr laf. 

Dcuodd eiu peiriant siwgr y ma y n rhy hwy r i'w ddefnyddio yr 
liydref diweddaf ; mae cyfran o hono yn gyssylltiadig yn awr 
à dwfr-waith y gweith dy peiriannol cyhocddus, ac arferir cf i 
wneuthur triagl. Caw som ymbrawf fod defuydd siwgraidd y 
betyscn ( beet ), yu rhagori yn y dyffryn ; mae genym yrofferyn a 
moddion i wueuthur amryw felysderau y triagl yn siwgr coeth- 
edig, a llëolir y gweith-dy ger Big lianyon Creek yn barod i 
waith yr liydref nesaf. 

Ionawr 21ain, cyfododd y deddfwyr oddiar eisteddiad gor- 
eliestol o 40 dydd, a siriolwyd liwy gyda difyrwch eym- 
deithasol a dedwydd gan y Lly wodraethwr ar yr unrhyw bryd- 
nawn. Ufyddlieir i gyfraith yn gyffrcdin ; anaml y trafferthir 
ein llysoedd barn gyda cliẃyn cyfreithiol. Teithwyr a amraf- 
aeliant yn achlysurol, gyda naill y llall, ac ageisiant gytundeb 
cyfreithiol ; a phe heb liyn, ein llysoedd barn a fyddent braidd 
afreidiol, am nad oes achlysur i’w harfer. Cadwodd yr Iudiaid 
eu perthynas hcddychol â’u gilydd, ac â’r dinasyddion yn gyff- 
redinol Ni ddygwyddodd cythrwfl difrifol ucu barliaus y 


10 


DDGOlîN SEION. 


tymmor a aeth heibio, a thuedd at heddwch a chodi bara sy’n 
cynnyddu. 

Yr hysbysiad olaf oddiwrth yr Henuriaid a aethant allan 
yr hydref diweddaf, oedd eu tiriad yn St. Louis, mewn 60 
dydd wedi eu hymadawiad. Y rhai oeddynt i fyned i China, 
Hindoostan, Awstralia, a'r Ynysoedd Gorllewinol, a aethant 
ymaith yr 20fed o Hydref, ac ar ein dyddiad diweddaf, yr oedd 
agos yr oll wedi eu llonglogi o San Francisco. 

Y rhew tost cyntaf yn yr hydref diweddaf oedd ar y 4ydd o 
Dachwedd, a’r eira cyntaf i doi y Uawr yn y ddinas oedd ar y 
lOfed, dair modfedd ei ddyfnder ; ac un arall ar y 23ain, o 1 i 
2 droedfedd Y gauaf a fu oer a thymhestlog, gyda llawer o 
wyntoedd nerthol. Cliwefror a fu dra tliirion. Mawrth, ar y 
cyffredin, a fu yn dra theg, a llawer a wnaed mewn hwsmon- 
iaeth ac mewn garddwriaeth. Traws-blanwyd, yn y Gwanwyn 
hwn, lawer o goed ieuainc a ddygent ffrwyth, a miloedd a gaw- 
sent eu hychwanegu, pe gallesid eu cael. Cofied y Saint yn 
feunyddiol am ddwyn pob math o hâd dewisedig gyda hwynt, 
o holl barthau y ddaear. 

Dycliwelodd yr Henuriaid Amasa Lj'tnan a Cliarles C. 
Kich, ar y 19eg o Eagfyr, a Chorwm y Deuddeg Apostol a 
dreuliasant y gauaf yn y Dyffryn, oddigerth Orson I’ratt, yr 
liwn sydd yn Washington. 

Chwefror 14eg, yn ngwydd tyrfa arutlirol o bobl, yn cael ein 
cynnorthwyo gan y Deuddeg Apostol ac ereill, torasom y 
llawr i sylfaenu y Deml ; ac ar y dydd canlynol dechreuwyd 
darpariadau i adeiladu Arf-dy. 

Ionawr lleg, bu farw y chwaer Hosea Stout, a’i baban 
ychydig ddyddiau cyn hyny ; a’r chwaer Thomas Rhoads ar yr 
lleg o Chwefror. Nid ydym yn cofio unrhyw farwolaethau 
ereill yn nheuluoedd yr Henuriaid cenadol. Ceir peth an- 
hwyldeb yn y Dyffryn, ond y mae yn codi oddiar hadau hen 
afiechyd a ddygwyd o wledydd tramor, ac oddiar annoethin- 
eb, yn fwy nag oddiar unrhyw beth afiachus yn ein hinsawdd 
neu sefydliad. 

Parotowyd y dryll maen a fwriadwyd gan Ddeddfwyr De- 
seret, tuagatgof-golofn Washington, arddangoswyd y cyfrywyrt 
y gymmanfa hon, a ni a’i hanfonwn yn mlaen i Washington y 
cyfleusdra cyntaf a gaffom. Y ddyfais y w cwch gwenyn. yrv 


CDGORN SEION. 


11 


Ilawn gwaith, yn y canol, yn amgylchynedig gan y dirwyn- 
dröadan, &c., gyda yr arysgrifen, “ Santciddrwydd i’r Ar 
glwydd. Deseret.” 

Y chweched o Ebrill a wawriodd ar ein dinas, gyda holl 
ddysclaerdeb hawddgar horeu gwanwynol, fel pe buasai goleuad 
gloywaidd y dydd, yn gysgodol o Ilaul y Cyfiawnder, ac yn 
ymyl agor i fyny oruchwyliacth newydd ar wyneb ein ciriog 
ofchuddicdig Ddyffryn creig-gylcliog. Dydd hawddgarach ni 
wawriodd erioed ar ddaear ; ymddangosai yr lural, yr wybren, 
yr awyrgylch, a’r ddaear, heb fod na rhy oct, na rhy boetli, neu 
glaiar; eithr ymddangosai yr oll wedi ei orlenwi à bywyd, 
GWiiuoNEDíioi. fywtd; cyfaddasol yn eu holl amrywiol dym- 
morau i bob enaid, i loni a gwneuthur yn ddedwydd bob un o’r 
Hawer miloedd, yn oedranus, yn ganol oed, ac yn ieuainc, a 
gydymgasglasant o agos ac o barthau peUenig ein Dyffryn 
cyfanneddol hwn, i gadw y Gymmanfa gyffredinol a blynyddol, 
ac i fod yn dystion o osodiad congl-feini Tŷ yr Arglwydd, yr 
hwn a rag-ddywedwyd am oesoedd gan y prophwydi y caffai ei 
adeiladu i “ enw Duw Jacöb, yn mhen y mynyddoedd.” 

Mor orfawr oedd cynnulliad y Saint ar agoriad y Gymnianfa, 
am 10, yn y boreu, fel nad oedd dyfodiad i mewn neu fyned- 
iad allan bum cant ar hugain yn y Tabernacl, ond prin i’w colli 
neu i dynu sylw y torfeydd o’r tu faes. Gwedi agor y Gym- 
nianfa trwy ganu a gweddio, yn y Tabernacl, awdurdodau 
eyffredinol yr Eglwys a aethant tua llawr y Deml; yn cael eu 
hamgylchynu gan amddiffynwyr, gosgorddion, ac hedd-geid- 
waid, miwsig milwraidd, côr ag offerynau cerdd, a chyd gor; 
gyda y lluman cencdledig wedi ei ddadblygu o ben uchaf ei 
gynnal-ffon ; llumanau yr amry wiol gorau ac amddiffynwyr a 
nofient yn yr awel; a baniar “ Giceithwyr Seion ,” a ymddyrch- 
afai yn uchel iawn; ac ar ol canu gan y cyd-gor, y Llywydd- 
iaeth gyntaf a osododd Gonglfaen Deheu-ddwyreiniol y Deml, 
yr hyn a ganlynid gydag araeth gan y Llywydd Young, gweddi 
gan y Llywydd Kimball, a clianu gan y cyd-gor. 

Yr Esgob Llywyddol a’i Gynghor, gyda liywyddion yr Off- 
eiriadaeth leiaf a’u Cynghor, a osodasant y Gonglfaen Ddelieu- 
orUewinol : Llywydd a Chynghor Corwrn yr Archoffeiriaid, 
gyda Llywydd yr estynfa hon o Seion, a'r Uchel Gynghor, a 
•csodasant y Gonglfaen ogledd-orllewinoL 



12 


HDGOIÎN SEION. 


Corwm y Deuddeg Apostol, gyda llywyddiaeth gyntaf y 
Deg-a-thrugain, a Llywydd a Chorwm yr Ilenuriaid, a osodas- 
ant y Gonglfaen ogledd-ddwyreiniol. Dilynid gosodiad pob 
Conglfaen gydag araeth, gweddi, a chanu, yn yr un drefn ag 
y gwnaed wrth osod y gonglfaen Ddeheu-ddwyreiniol; ac y 
mae yr holl areithiau, gweddiau, a’r hymnau hyny mewn argraff, 
fel cyfran o gof-nodau y Gymmanfa, a chanlynant yr Epistol 
hwn, yn y rhifyn nesaf o’r “ Descret 1 \’ews.” 

Mae y Conglfeini yn awr yn gorwedd yn eu liamryw sefyll- 
faoedd, oddeutu uu droedfedd ar bymtlieg o dan arwyneb y 
boncyn dwyreiniol, islaw cyrliaeddiad dylifiad y mynyddoedd, 
pan y cwblheir yr adeilad, ac mor ddwfn islaw yr arwyneb, fel 
y rhaid i yspeilwyr a gwerin-derfysgwyr gymmeryd gormod o 
drafferth i’w dinystrio hyd i’w sylfeini, heb adael un garcg ar y 
llall, fel y gwnaethant à’r Deml yn Jerusalem. 

Mae y gwaith er prynedigaeth ac iachawdwriaeth Israel 
wedi dechreu, fel pe o newydd, ar y ddaear, yr hyn sydd yn 
gwneuthur satan yn w-allgof, ac yn aehosi i ddiafliaid udo; 
eithr ni ofalir am eu galarnadau cwynfanus gan y Saint yn y 
mynyddoedd ; adlonir eu calonau at ymestyn yn mlaen gyda 
eu lioll rymusder, i orphen Tŷ yr Arglwydd mor fuan â byddo 
modd ; a’r holl Saint ar w r asgar, yn awyddus am ddyfod yrt 
gyfranogion o’r bendithion yn Nhŷ yr Arglwydd, gyda y Saint 
sydd yn y Dyffryn, er na allant ddyfod yn fuan i weithio yn 
bersonol, a allant trwy un ymdreeh, a thrwy ond un yn unig, 
fedi bendithion eu dymuniadau ; a hyny sydd, trwy fod yn os- 
tyngedig, cadw yr lioll orcbymynion, a bod yn ddiwyd mewn 
gorchwyl. Casglwch i fyny bethau da y ddaear mor fuan ag y 
gallwch, mewn uniondeb, ac anfonwch eich aur, a’ch arian, eich 
meini gwerthfawr, a phob peth a fedroch eu hebgor, a ddichon 
fod yn ddefnyddiol i ni tuag at ddwyn yn mlaen y gwaith a 
ddeclireuasom ; a bydded i’r oll a allont, ddyfod adref heb ym- 
oedi, a dodi eu dwylaw eu hunain wrth y guiaith. 

Os y w breninoedd daear am ddyfod yu dadmaethod, a brenin- 
esau am ddyfod yn fammaethod i Israel Duw, ac os yw pen- 
defigion a’r rhai mawrion ar y ddaear, am sicrhau cj'sgodfa 
rhag yr ystorom a’r dymhestl, a’r pliiau, a’r tân, a’r cleddyf, a 
achosa Duw eu myned trwy yr holl diroedd, i ddiboblogi y cen- 
edloedd, oblegid eu mawr ddrygioni yn ei ŵydd ; bydded iddynt. 



UDGORN SEION. 


13 


gyda’r Saint o lob hinsawdd, anfon eu trysorau cyfoethog i 
brydferthu ac addurno Tỳ yr Arglwydd; fel y eaffo le liyfryd 
i osod ei ben i lawr ar y ddaear, ae â’r hwn y dichou i'r brenìn- 
oedd a’r breuinesau, a’r pendefigion hyny, ymhyfrydu talu ym- 
weliad ; ac yn yr hwn le y dichon iddynt yrnorphuys raewn 
lieddwch, a dysgu ewyllys y nefoedd o’u plegid, trwy ymofyn â 
gweision y Goruchaf Dduw yn herwydd eu teyrnasoedd. 

Mae y Drysorfa Ymfudol Barhaus mewncyflwrllwyddiannus; 
er nad oes, o herwydd amgylclfiadau ogylch iddi, ond cyfran 
fechan yn effeithiol at ei roddi mewn gweithrediad y tymmor 
hwn. Nid yw ond tair blynedd a hanner er pan grybwyllwyd 
gyntaf am y drefu hon at gynnorthwyo y -Saint i ymgynnull; 
a mynegiad y Cylioeddwr, yn y Gymmanfa hon, a arddengys 
fod y drysorfa o werth, yn awr mewn cof-ysgrif, yn y lle hwn, 
oddeutu 22,000 o ddolars, ond y mae gryn lawor o honi yn 
ychen, a phedrolfeni, a meddiannau, yr hyn a gyinmer hyd i 
dymmor arall at droi i ennill; hefyd, y mae oddeutu 11,500 o 
ddolars yn ychwanegol at yr ucliod, yn ddyledus oddiwrth ber- 
sonau, y rhai a gjmnorthwywyd gan y cwmpeini, yn gwneuth- 
ur cyfanswm o oddeutu 34,000 o ddolars, yn annibynol o’r liyn 
a gasglwyd yn Lloegr, a lleoedd ereill, yn ystod y chwe mis 
diweddaf, o’r hwn ystod nid oes genym gyfrif. 

Gyda bendithion Rhagluniaeth, dygir allan gan mwyaf neu 
yr oll o’r trysorfeydd hyn i gynnorthwyo ymfudiad y tlodion, 
yn mhen un flwyddyn etto ; gan hyny, na fydded i’r Saint 
attal eu dwylaw, ond agorer Uyfrau, a derbynier cyfraniadau 
gan Lywyddion yr lioll amrywiol gcnadiaethau a bertliyn i 
Saiut y Dyddiau Diweddaf, ar yr holl ddaear, i gynnorthwyo 
y Drysorfa Ymfudol Barhaus, er i’r Saint ddyfod adref ; a 
deled yr oll a allont heb ymoedi, ac nid aros i gael cymhorth y 
trysorfeydd Iiyn, eithr ei gadael i gynnorthwyo y rhai na all- 
ant gynnorthwyo eu hunain. 

Penodwyd pump-ar-hugain o henuriaid ar amrywiol genad- 
iaethau, yn ystod y gymmanfa sydd newydd ddarfod; sef, 2 i 
Clfina; 2 i’r Unol Daleithiau; 21 i Loegr neu Ewrop, a’u hen- 
wau a ymddangosant yn nghof-nodau y Gymmanfa. Bydd i’r 
lienuriaid hyn gyd-weithredu gyda yr lienuriaid sydd eisoes yn 
j’ gwahanol wledydd i’r rhai y maent yn myned, ac yn ddaros- 
tyngedig i gynghor y Llywyddiaeth a sefydlwyd eisoes, yn eu 



üjDGORN seion. 


n 

hararywiol sefydliadau. Y rhai a fwriadwyd i Ewrop, a 
dramwyant drwy y South Pass a’r TJnol Daleithiau ; ac â y 
rhai i China, trwy Galifornia ; a bydd i’r oil gychwyn yn mhen 
ychydig ddyddiau, neu wrthgilio. 

Bu yr YsbryJ Glân yn ein mysg, a dadguddiadau Iesu Grist 
yn arwain ei apostolion a’i brophwydi, yn sylfaeniad conglfeini 
y Demi, ac yn ngwasanaetb y Saint, trwy ystod y Gymmanfa, 
i radd anarferol ; yr hyn a barodd ehelaeth ddyddanwch calon, 
gyda Uawenydd mawr a gorfoledd; a bydd i’r unrhyw Ysbryd 
ganlyn ein Iiepistol hwn, a chaifif ei deimlo, a’i brofi er llawen- 
ydd i’ch calouau, hyd y nod gan yr oll a dderbyniant ein tyst- 
iolacth, ac a ymarferant á’r gorchymynion hyny a addysgwn. 

Bydded i’r holl henuriaid a anfonwyd allan ar genadiaethau 
i wledydd tramor, fawrhau eu galwedigaeth uchel a chysseg- 
redig, mewn gair a gweithred, a bod yn siampl i bob dyn. Dysg- 
wch egwyddorion cyntaf yr Efengyl ; a chan belled y credo 
dynion eich tystiolaeth, gweinyddwch ordinliadau cyntaf 
bywyd ac iachawdwriaeth ; a phan y byddo arnynt eisieu 
gwybod ychwaneg, anfonwch hwynt adref : dywedwch wrth- 
ynt mai Seion yw y lle iddynt i dderbyn jt addysgiadau hyny 
nad oes genych chwi yr amser i’w dysgu, yr hyn hefyd ni 
pherthynant i’ch cenadwri; ac na chymmerwch arnoch i 
ddysgu dirgeledigaethau am y dyrchafiadau, a galluoedd y 
bydoedd a ddaw, ac am fywydau tragywyddol, oddieithr fod 
arnoch eisieu colli yr oU o’r ychydig hawl i fywyd tragywyddol 
a ddichon fod genych. 

Na feddyliwch, 0! chwi Henuriaid Israel! fod eicli etifedd- 
iaeth dragywyddol wedi ei lienniU, ac wedi ei sicrhau yn ang- 
hyfncwidiol, o herwydd i chwi gyrhaedd cyfran o’r Offeiriad- 
aeth Santaidd, ynghyd ag ychydig o’i hordinhadau cychwynol, 
tra hyd yn hyn, nid yw eicli bywyd, a’r sicrwydd am yr oll 
o’ch benditbion mawrion a gogoneddus mewn gobaith a 
dysgwyliad, ond megys tartli o flaen yr haul ; fel pe yn ym- 
ddibynu yn hollol ar eich addfwynder, ffyddlondeb, a dyfal 
barhad hyd y diwedd, yn mhob peth da. Na feddyliwch fod 
genyeh hawl cyfreithlawn liyd y nod i un wraig, tra y byddoch 
byw ar y ddaear hon, oddigerth eich selio i fyny i fywydau tra- 
gywyddol, trwy ewyllys ac arfaeth y Tad TragyioyddoT, ac i 
wybodaeth o’r fíaith gael ei hysbysu i chwi, trwy y ffynnonell 



rDGORN SEION. 


15 


briodot, ac nid yn uniongyrchol i chwi yn lersonol; ac ystyriti'cli 
y bydd i’r bendithion a dderbyniasoch hyd yn liyn, trwy dru- 
gareddau yr Ilwn a’ch carodd, i'e, eicli Tad yn y nef, gael eu 
troi oddiwrthj-cli, fel yr eiddo Dafydd gynt, os y cyfeiliornwch 
megys ef. 

Wrthy chwiorydd yn Israel y dywedwn, byddwcli amynedd- 
gar. Os bu farw eich gwr yn y ffydd, a chwithau yn ewyllysio 
eich selio iddo ef am dragywyddoldeb, rhaid i cliwi ddyfod i 
Seion i dderbyn y cyfryw ordinhadau seliedig; ac os dywed 
archoffeiriad, neu henuriad, wrthych cliwi, na ddichon i chwi 
fod yn gadwedig os heb eicli selio iddo ef, naill ai fel dirprwy- 
wr, dros amser, neu dros dragywyddoldeb, i gauad allan eicli 
niarw, gwthiwch ef o’cli piescnnoldeb, fel y gwthiwyd Lusiffer 
o’r nef ; oblegid bydd i’r arclioffciriad, neu yr henuriad hyny, 
gael ei ddamnio, oddigerth iddo edifarhau yn ebrwydd, gan 
sicred ag y damniwyd Lusiffer; ac nis dichon iddo eicli achub 
chwi, na chwithau ef; ond dcuwch i Seion; byddwch amyn- 
eddgar liyd nes y galloch ddyfod yma, ac i’r I)eml gael ei 
gorphen, a'cli mab hynaf, o’r gwr yr ewyllysiwch eich selio 
iddo, a all sefyll wrth eich oehr megys cynnrychiolydd cyf- 
reithlawn ei dad, a thrwyddo ef chwi a ellwch gael eich selio 
i’ch marw; oblegid y mae yn hawl gyfreithlawn yn nheyrnas 
Dduw, i’r mab hynaf weinyddu a chael bendithion i'w dad, a 
gweithredu dros ei dad pan wedi myned i'r byd tragywyddol. 

Chwychwi oll y rhai broffeswch eich bod yn Saint, cadwch 
eich hunain yn bur; byddweh íyw yn ddifrycliau ac yn ddi- 
halog. Dangoswch eich ffydd trwy eich gweithredoedd. Bydd- 
edi’r lienuriaid ffoi o unrhyw wlad, lle eu herlidir y tu hwnt i 
oddef, ac agor drws iachawdwriaeth i'r bobl gyntaf a fyddant 
ewyllysgar i’w derbyn. Cyfieithwch Lyfr Mormon i bob iaitli 
a thafodiaith dan y nef, ac argraffwch y cyfryw yn ol y rhoddo 
Duw i chwi gyfleusdra ; ac o’r awr hon, dawn tafodau, a thrwy 
hyny gyfieithiadau, o iaitli i iaith, a amlygir yn fwy fwy, i 
Henuriaid Israel, iiyd na byddo cenedl, teyrnas, llwyth, na 
theulu, yn amddifad o gynnygiad gair Duw ar y ddaear. 

Gan belled ag y eyfarwyddo yr Ysbryd, na anghofied yr 
henuriaid ordeinio Diaconiaid, Athrawon, Offeiriaid, ac Henur- 
iaid brodorol, a’u gosod i weithio, yn mliob cenedl lle maent; 
ac os egyr Duw ddrws at genedl, na chlywodd erioed yr 


16 UDGORN SEION. 

Efengyl, llanwch ef gyda y cenadon goreu a alloch gaeî 
gafael ynddynt. 

Yr Henuriaid Lyman a Rich a adawant yn fuan am eu car- 
tryf yu San Bernardino, California, i’r lle y dichon i’r lioll 
Saint o ledred twymn ymgasglu, y cyfleusdra cyntaf ; ac wedi 
eu tirio, gymmeryd cynghor y brodyr hyn. Y man goreu i’r 
oll o'r fath wneuthur eu dyfodfa yw San Diego; a gellir ei 
gyrhaedd ar unrhyw dymmor o’r flwyddyn; a’r Saint yn 
dyfod yno, a allant oddef y gwres. Nid oes gan y gweddiU o’r 
Apostoliou unrhyw genadwri neUlduol oddi cartref yn 
bresennol. 

h'rodyr, cleuicch adref, gan gyflymed ag y.byddo modd: dyg- 
wch gyda chwi eicli tlodion, eich arian, eich aur ; a phob peth 
a harddo ac a enwogo Seion, ac a sefydlo Dŷ yr Arglwydd, 
heb anghofio hadau pob coed dewisol, a ffrmythydd, a grawn, a 
cAynnyrchion buddiol y ddaear ; a plieiriannau at arbedllafur; 
gan gadw eich hunain yn ddifrycheulyd oddiwrtli y byd ar 
oclir y ífordd. 

A bydded i’n Tad yn y nef eich bendithio, hyd i foddlon- 
rwydd eich calon, yn mhob pethau da, liyd y nod yr oll sydd 
aruoch eu hanghen, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Brigham Yocng, 

Hebeb C. IItmball, 

WlLLAHD ItrCIIARDS. 

Dinas y Llyn Halen Fawr, Ebìill 13, 1853. 

[A gyfieitliiwyd u'r *' Deserel News'' gan Robyn Ddn Eryri.] 


AT WEINIDOGIO.'Í Y BEDYDDWYIt. 

ANwrUAiD, — Wedi addoedi o lionof am dymmor liirfaith, 
dyma fi etto yn gostyngedig adaltr eich sylw at yr achos o fy 
ymadawiad â’ch cyfuudeb chwi ; anfonais yn ddirgel at amrai o 
Iionoch, am gyuhyrfu rliyw un o’r Barchedigion yn Morganwg, 
i gyhoeddi y pethau a achlysurasant fy ymadawiad, a’m myned- 
iad yn “ Sant” fel y dy wedir. Os oes ofn arnoeh gyfaddef y 
gwirionedd er mwyn lles ereill, ac fel y gwelo ac y gwypo y 
cyfl’redin yr athrawiaeth a bregethid genyf yn flacnorol i fy 
ymuuiad â Saint y Dyddiau Diweddaf,” gadewch iddo, a mi 


T3t)GOEX SEIOR. 


17 


a Jdan-osaf hyn trwy yr Uogorn, 09 na chaf am y waith 
ddiweddaf, i ofyn y gymmwynas hon i chwi, o amlygu hyny 
trwy y “ Bedyddiwr,” neu y “Seren;” os caniatäol, rhoddwch 
eiryn bach yn y cyfryw, ncu yn “ Udfjom Seion’ y Saint. O 
lierwydd dyma fel y mae llawer o’r Bedyddwyr, ar liyd a Ued y 
wlad, trefydd, a phentrefydd hefyd, yn gofyn i mi, gan ddy- 
wedyd yn y geiriau canlynol a’r cyffelyb, “ Dewi, Dewi! O! 
Jones, Jones! gwyddocli chwi beth; wel, wel; hawyr bach, 
dear anwyl, pa beth a’ch rheibiodd chwi, yn wir serch hyny, i 
adael eich hen grefydd anwyl, yr hon grefydd ag oeddoch yn 
hog lanc bach yn ci phroffesu yn selog a diwyd, ac ymuno â'r 
creaduriaid pcnwan, lien Saint y Dyddiau Diweddaf ? Dowcli 
’nol, dowcli ’nol etto. at eich hen gyfeillion anwyl, fel gallom eich 
gweled etto, a’cli clywed hefyd, yn pregethu mewn tŷ braf, a 
phwlpud hardd; yr hyn syddyn fwy prydferth o lawer i chwi, 
nâ phregethu allan, ar draws y wlad yma a thraw, ac mewn 
erlid, ac anmharch, o fan i fan ; mewn dyoddefiadau, ac mewn 
anghen yn fynych. ’Does dim aehos i ddynion crefyddol ’nawr 
i fod felly, o herwydd gwlad rydd, trwy drugaredd, yw ein 
gwlad ni; nid oes eisieu codi’r groes yn y dyddiau hafaidd hyn, 
dyoddefodd yr Iesu bendigedig, a’i ddyscyblion anwyl, ddigon 

0 hyny; buont hwy yn llafurio yn galed, do, do, gyda’u Blaen- 
or mawr, yr Ilwn oedd heh le i roddi ei ben i lawr : 

‘ ’Doedd gan ein Ilarglwydd ni, 

Na maes, na thŷ, na thref; 

Na bedd, pan farw bu, 

Ond benthyg gafodd Ef.’ 

Dyna fel yr oedd ar y Saint gynt, ond nid oes achos bod yn y 
cyflwr liyny yn awr ; o lierwydd mae cyfraith ein gtvlad yn 
hawlio rhyddid i bawb gael addoli eu Duw, fel y mynont, a 
phryd y raynont ; ac nid yw ond ffolineb, yn wir, i chwithau i 
roddi eich hun i fod yn gas gan bawb, 0 herwydd enw y Saint. 
Gadewch iddynt 0 hyn allan; a pheidiwch, da chwi, peidiwch a 
dynoethu mor enbyd ein harferion, a darlunio mor noeth ein 
dull o grefydda, ac mai ewyìlysrgrefydd sydd gan bawb ond y 

1 Saint.’ Buoch chwi yn ewyllysio bod gyda ni o’ch mebyd i 
fyny, ac y mae cannoedd o gyfeillion calon i chwi gyda ni yn 
awr ; dowch ’nol, dowch ’nol etto, a gadewch eich Seion, a Dinas 
eich Llyn Halen ar ol, a pheidiwch meddwl am danynt. Pa 



18 


UBGOHy SEIOS. 


eisieu ffoi yno i lechu syddî llechu i gael llawer o wragedd sydtf 
yn eich golwg, y rhan fwyaf o honoch. Canys, pa argoel a 
welwch fod dinystr yr annuwiol yn agos ? A welwch chwi y 
priodi, y planu, a’r adeiladu, sydd gan ddynion o bob gradd yn 
mhob man? mae hyn yn dangos y daw pethau yn well bob 
dydd. A phwy lid, hawyr bacli, mae dynion yn ddweyd y 
bydd i Dduw dywallt arnom ni, ac ar ein gwlad dda ni, 
gwlad efengyl olsu, yn cael ei phregethu braidd nos a dydd ? 
Daw amser gweil yma, ac y mae amser gwell ’nawr bob mis, 
yr huriau yn codi yn barhaus, — mae’r amseryn gwella’n fast 
iawn, a diau fod heddwch mawr gerllaw, — mae dynion campus 
yn darlithio ar heddwch braidd yn mliob man.” Nid wyf yn 
ammau, meddwn innau, nad ydych chwi yn credu yn hollol 
yr hyn a ddywedwch. Ond fel hyn y dywed yr Arglwydd, — 
“ Pan ddywedant heddwch, lieddwch, yna y mao dinystr di- 
gymmwth yn dyfod ar eu gwarthaf hwynt,” &c. Am hyny, na 
cliymmerwch eich twyllo yn hwy am eich archollion, a’ch 
briwiau; canys er dywedyd o honynt wrthych, eich bod wedi 
eich iachâu, gwyddoch yn dda nad oes i chwi iechyd na 
heddwch: llafar eich cydwybod a lefa yn barhaus ynoch, eich 
bod mewn dychryn, ofu, caethiwed, arswyd, a braw, ac nad oes 
ynoch “ heddwch tuag at Dduw o herwydd nad ydych yn 
tíbrdd y gwirionedd ; ac yr ydych “ yn ymddiried mewn geir- 
iau celwydd ni wnant les.” Gwn y cyhoeddir i cliwi heddwch, 
heddwch, a hyny “ heb arnynt gywilydd, ac ni fedrant wrido;” 
“ Am hyn y syrtliiant yn mysg y rhai y syrthiant, yn yr am- 
ser yr ymwelwyf â hwynt y syrthiant, medd yr Arglwydd.” 
Gan hyny, credwch yr efengyl hon a adferwyd i’r ddaear i r r 
Prophwyd Joseph Smith, yr hon a bregethir gan Saint y 
Dyddiau Diweddaf ; a ffowch rhag y llid a fydd, îe, sydd wrth 
y drws. Canys Duw a dywallt ei lid, a hyny yn fuan, ar ddyn, 
ac ar anifel, ar goed y maes, ac ar ffnoyth y cldaear, ac efe a 
lysg, ac nis diffoddir. Ty walltir ef hefyd, “ ar y plant sydd yn 
yr hoel, ac ar gynnulleidfa y gwyr ieuainc hefyd, eanys y gwr 
a'r wraig a ddelir, yr henwr a’r llawn o ddyddiau; eanys estyn- 
af fy llaw ar drigolion y wlad, medd yr Arglwydd.” Am hyny, 
anwyl hen frodyr, edifarhewch, a throwch i ffordd y “ Saint,” a 
“ bedyddier chwi” drachefn, “ yn enw Iesu Grist, er maddeuant 
pechodau, a chwi a dderbyniwch ddawn yr Ysbryd Glân ; ” canys 


TJDCOIÎN SEIOV. 


W 


mao y ddawn hon mewn addewid i’r ufyddiiawr didwyll. 
Ufyddhewch ar frys i’r efengyl hon, fcl eich caffer yn deilwng 
o “ ddianc rhag y digofaint sydd ar ddyfod,” ac i gael rhan o 
'etifeddiaeth y “ Saint yn y goleuni.” 

“ Ah,” meddai yr onest galon yn eu plith weithiau, “ nid 
ydych chwi eich liunan yn credu yr hyn a ddywedwch; fcallai 
y bydd pethau fel yna yn cymmeryd lle ryw bryd, yn mlien 
tua mil o flynyddoedd etto, yn rhyw le tua diwedd y byd. Ac 
mi wn i hefyd beth a gawsoch chwi i ymadael â’r Bedyddwyr, 
mi a glywais y gweinidog yn dweyd yn ddystaw bach am 
hyny ; a dywedodd wrthym ni am daenu hyny ar liyd y wlad 
yn sly bach i liwn a’r llall. Ac yr wyf finnan Iiefyd yn credu 
taw dynion drwg yw’r Saint yna, a taw twyllo pobl y maent 
er eu cael i “ Ddinas y Llyn Halen Fawr,” fel y delont yn bobl 
gryfion, a meddiannu America, a’r holl fyd yn y diwedd ; ond 
cheweh chi mono i, byth bythol, i fod yr un peth à chi.” Aie, 
yn wir, meddwn i, yr ydych chwi dipyn yn stupid hefyd ; nid 
ydych wrthoch eich hun, ychwaith ; mae llawer o’r un farn à 
chwi am danom ni, y Saint; ac y maent yn fwy nà hanner 
credu pethau fel hyn, ac y mae hyny yn peri dychryn mawr 
iddynt ; os gwir hyna, goreu i gyd pa gyntaf i chwi ymuno à’r 
Saint. Oddiar pa bryd yr ydych chwi yn brophwyd, attolwg? 
a ydych chwi yn credu fod yr liyn oll a ddywedasoch yn wir? 
“ Iîa, hw,” meddai yntau, “ wel, hei, hwm ; wel, wel, dw’i ddim 
am siarad rhagor â chwi, oblegid yr ydych yn siarad yn odach 
na’r enwadau ereill ; dw’i ddim am siarad rhagor â chwi.” 
O’r goreu, meddwn i, dywedwch wrth eich gweinidog am ddodi 
helynt fy ymadawiad â chwi yn gyhoeddusynrhai o’r cyhoedd- 
iadati misol,fel y gallo pawb gael gwybod am dano; yna ceir lle 
teg i farnu am nerth gwirionedd y Saint ; 

A pheidiwch digio’n wyllt eich grân, 

Ond cadwch wyneb serchog, glân, 

A pheidiwch rhèdeg ffwrdd mewn braw, 

Ac wrth ymadael, siglwch law. 

Fel yna mae yn dygwydd ynaml rhyngof à llawer o bobl; yr 
wyf yn cael dyfyrwch mawr gyda rhai, ac yn teimlo dros ereill. 
Os na sylwir ar fy nghais, gosodaf ef yn yr Udgorn er mwyn 
cyfìawnder, a chyfrifat’ hwythau yn “ chwe salach na bod islaw 
sylw.” Treiddoch, &c., 1)ewi Elfed Jones. 



20 


ÜDGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Calonait ffyliaid sydd yn eu geneuau ; ond tafodau y doetli- 
ion sydd yn cu ealonau. 

Na fydded i adenydd cyfoillgarwch golli pluen byth. 


DYLEÜION A M LYFRAU ODDIWRTH Y CYYNADLEDD \U A - R CANG- 
ENAU, AM Y CHWARTER YN TERFYNU MEH. 30, 1853. 

Cynnadledclau — Sir Fynwy, £29 0s 8íc; Sir Frycheiniog, 
£4 14s 4íc; Llanelli, £21 Os 6,c; Sir Aberteifi, £1Ò ls lljc; 
Gogledd Fenfro, £3 Os 3c; Gorllewin Morganwg, £68 7s 2c; 
Sir Feirionydd, £5 17s lOíc; Sir Ffiint, £10 |16s 3c; Sir Fôn, 
£11 14s llíc; Dyffryn Conwy, £2 4s 61c;« Sir Ddinhych, 
£11 19s 5Jc; Cangen Liverpool, £2 6s 9^0; Caerfyrddin, 
£9 3s 5íc ; Deau Penfro, £ 1 9s 3c. Cangenau — Dinas, £0 Os Oc ; 
Llanilltyd, £0 Os Oc ; Pontytypridd, £4 Os lOc; Cwmbach, 
£1 I9s I Ijc ; Pendeulwyn, 13s; Twynyrodyn, £0 Os Oc; Eg- 
Iwysnewydd, Is 6c; Pontfaen, lOs llc; Cacrdyf, £4 16s 5c; 
Aberdâr, £14 Os 8íc; Aberamman, £5 I2s Oíc; Dowlais, 
£7 2s5|c; Ilirwaen, £1 53 7c ; Cwmnedd, £1 7s 9c ; Rymni, 
17s3c; Oeorgetown, 9s 4c ; Merthyr, £8 1 9s O jc ; Pendaren, 
£5 14s5ic; Cefn, £3 15s 7c; Ynysgou, £3 13s 6-'c; Gwern- 
llwyn, £1; Ffynnon-Tydfil, £2 8s 8ÍC; Troedyrhiw, 14s 8^c; 
Rymni (Seisnig), 12s llc; Gellifaelog, £2 2s 2c; Aberdàr 
(Seisnig), £1 13s 5c; Cap Coch, lOs lOc ; Llanfabon, £1 Os l^c ; 
Llandaf, 19s 7c. — Cyfanswm, £268 Os 5|c. 

Tali.adau o Feh. 24 hyd Meii. 30. — Gogledd Penfro, 
£1 6s 6c; Gorllewin Morganwg, £9 10s; Sir Fflint, £3 I4s; 
Dinas, 2s 3c; Llanilltyd, £1 3s 4c; Pontytypridd, I6s; Cwm- 
bacli, £1 lOs; Twynyrodyn, 14s llc; Eglwysnewydd, 8s; 
Pontfaen, 5s; Caerdyf, £2 7s Gc ; Cwmnedd, 19s; Çeòrgetown, 
3s ; Merthyr, lOs 6c ; Cefn, £2 3s 8c; Ffynnon-Tydfd, 5s ; 
Troedyrhiw, ls; Cap Coeh, 14S; Gwernllwyn, £3 9s Ojc. — 
Cyfanswm, £30 2s 8^c. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Dai-is , Printer, John's Street, Georgetoicn, Merthyr. 


CYNNWYSIAD. 


Anerchiart y Gnlygyrtd at y Saint 5 4 

Nawfed Episiol Cyftredinol Llywyddiaeth Eslwys lesu 6rist o Saiut y 

Ryddian Diweddaf, o Ddyft'ryn y Llyn Halen Fawr fí 

At Weinido°ioii y Bedyddwyr 1(3 

Amrywiaethan, &c '20 


MERTHYR-TYDFIL: 

ABGRAPFWYD A CHYHOBODWYD OVÄ J. DíYlS, GEORCETOWM. 


UDGORN SEION, 

N KU 

ŵrmi )) «^aíiu. 


Ruif. 2.] . GORPHENAF 9, 1352. [Cvf. VI. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parliad o Gyf. v, turi. 155: cftteitheíli. gan D. Eìfed.] 

Yr achos o wrthryfel Satan a ddesgrifir yn fwy cyflawn yn y 
cyfieithad ysbrydoledig o lyfr Gcnesis, megys y dadguddiwyd 
trwy Josui’H v Gwfledydd. Rhoddwn y dyfyniad canlynol: 
“ A myfi, yr Arglwydd Dduw, a lefarais wrth Moses, gan ddy- 
wedyd, Y Satan hwnw, yr hwn y gorchymynaist iddo yn enw 
fy Unig-anedig,» yw yr un ag oedd o’r dechreuad, ac efe a 
ddaeth ger fy raron i, gan ddywedyd, Wele fi ; danfon fi, mi a 
fyddaf yn fab i ti, ae a waredaf holl ddynolryw, fel na choliçr 
un enaid, ac yn ddiau mi a’i gwnaf; ara hyny, djTO i mi dy 
anrhydedd. Eitlir, wele, fy Anwyl Fah, yr hwn oedd fy 
Anwylyd a’m Hetholedig o’r dechreuad, a ddywedodd wrthyf, 

0 Dad, dy ewyllys di a wneler, ac eiddot ti fyddo y gogoniant 
yn dragywydd. Am liyny, oblegid i Satan wrtlrryfela yn fy 
erbyn i, a cheisio dystrywio goruchwyliaeth dyn, yr hon a 
roddais i, yr Arglwydd Dduw, iddo ef, ac hefyd, am i mi roddi 
iddo ef fy ngallu i fy hun, trwy aUu fy Unig anedig ; mi a 
berais iddo gael ei fwrw i waercd, ac efe a aeth yn Satan, îe, 
sef y Diafol, tad pob celwydd, i dwyllo, a dallu dynion, a’u 
harwain yn gaeth yn ol ei ewyUys, 'ie, gynnifer ag na wrandaw- 
ent ar fy Uais i. Ac yn awr yr oedd y sarff yn gyfrwysach ná 

* Atn yr ymdrecb a «afodd'Moses âT Diafol.gwel y dadsuddiad a roddwyd 

1 Moses jrn flaenorol s’w ysgrifeuiad ef o Lyfr Geuesis, cyhoeddedig yn j- 
*“ Perl o Fawr Bris.” 

2 [fris lg. 



22 


ÜDGOBN SEIOy. 


lioll ẁystfilod y maes, y rhai a wnaetbym i, yr Arglwydd 
Dduw. A Satan a’i gosododd yn nghalon y sarff (canys yr 
oedd ef wedi tynu llaweroedd ar ei ol), ac efe a geisiodd hefyd i 
liudo Efa, canys nis gwyddai efe feddwl Duw : am hyny, efe a 
geisiodd ddinystrio y byd, îe, ac efe a ddy wedodd wrth y Wraig, 
Ai diau ddywedyd o Dduw, Ni chewch chwi fwyta o bob pren 
o’r ardd (ac efe a lefarai trwy enau y sarff); ond am ffrwyth y 
pren a weli yn nghanol yr ardd, Duw a ddywedodd, Na fwyt- 
ewch o hono, ac na archwaethwch ef, rhag eich marw. Canys 
gwybod y mae Duw, mai yn y dydd y bwytaoch o hono ef, yr 
agorir eich Uygaid, ac y byddwch megys duwiau, yn gwybod 
da a drwg.” Oddiwrth y dyfyniad a roddasom ni o Lyfr Abra- 
liam, dangosir i’r cynghor lle y cychwynodd y gwrthryfel hwn 
gyntaf, gael ei gynnal cyn gwneyd y ddaear. Ac yn y dyfyn- 
iad olaf hwn o Genesis, dysgwn rai o’r achosion a gynhyrfasant 
y gwrthryfcl. Ymddengys i Satan gynnyg cynllun i “ waredu 
holl ddynolryw, fel na cholhd un enaid a chan gredu fod eí 
gynllun uwchlaw un arall a grybwyllwyd yn y cynghor, yr 
oedd efe yn benderfynol i’w ddwyn i weithrediad er pob perygl; 
o ba herwydd, efe a ddywedodd wrth yr Arglwydd, “Yn ddiau 
mi a’i gwnaf ; am hyny, dyro i mi dy anrhy dedd.” 

41 . Pe caniateid i Satan ddwyn allan ei gynllun, byddai iddo 
naill ai dystrywio cyfrifoliaeth dyn, fel nas gallasai gyflawni 
pechod ; neu byddai iddo gael ei waredu yn ei bechodau a’i 
ddrygioni, heb un edifeirwch na diwygiad bywyd. Pe dinystr- 
iasid cyfrifoliaeth dyn, ni weithredai ond yn unig fel y gweith- 
redid arno, ac o ganlyniad peiriant yn unig a fyddai; ac ni 
fyddai gan ei weithredoedd deilyngdod nac annheilyngdod, mor 
bell ag y perthynai iddo ef, ac nis gallasai fod nac yn gospedig 
na gwobrwyedig, ac ni ddygent na thrueni na llawenydd. Dys- 
trywiwch gyfrifoliaeth dyn, a chwi a ddystrywiwch brif ffyn- 
nonell ei ddedwyddwch. Drachefn, cyinmerwcli ymaith gyf- 
rifoliaeth dyn, a chwi a’i hamddifadwch ef o’i ddeaUtwriaeth; o 
herwydd dealltwriaeth yw gallu gwreiddiol neu achosydd 
gweithrediadau ; mae yn aUu hunan-symudol ; a’r holl weith- 
redoedd a ddeilliant oddiwrth y cyfryw aUu, a raid o anghen- 
rliaid fod yn rhydd. Os, gan hyny, y ca goruchwyliaeth dyn 
neu ei ryddid i weithredu eu dinystrio, chwi a ddinystriwch ci 
aUu huuan-symudol ; ac os amddifadwch ef o’r cyfryw allu, yr' 


n>Gonx sEioy. 


23 


ydych yn ci amddifadu o ddcaUtwriaeth ; gan liyny, nnc cyf- 
rifoliaeth yn hanfodol i wir fodoliaetli deaUtwriaetli. Dadguddir 
y gwirionedd hwn yn eglur yn y dadguddiad a roddwyd i 
Joseph y Gweledydd, yr liwn sy’n darllcn fel y canlyn : — “ I’ob 
gwirionedd sydd anymddibynol yn y cylch hwnw yn mlia un y 
gosododd I)uw ef, i weithredu drosto ei hun, megys pob dcall- 
twriaeth hefyd, onide nid ocs dim bodoliaeth. Wele, yma y 
mae cyfrifoliaeth dyn.” (Ath. a Cliyf., dos. 83, gwa. 5.) Y 
cynllun a gynnygiwyd gan y Diafol, tra yr oedd ef« etto yn ci 
sefyllfa gyntaf yn y nef, oedd dinystrio goruchwyliaeth dyn, 
gan ei amddifadu trwy hyny o’r dealltwriaeth pa un ocdd Duw 
wedi roddi iddo, a thrwy y cychwyniad hwn byddai dyn yn 
analluog i wneyd, o’i gydsyniad ei hun, na drwg na da ; a 
meddyliodd Satan y gallai fel hyn “ waredu hoU ddynolryw, fel 
na choUid un enaid.” Ni ddarfu iddo ddirnad y byddai dyn, 
wedi ei waredu yn ol ei gynllun ef, yn berffaith wallgof-ddyu, 
heb y godywyn Ueiaf o ddcaUtwriaeth. 

lihywrai, ysgatfydd, a allant feddwl i ni gamddarlunio bwr- 
iadau y Diafol : oblegid braidd y gallant gredu iddo fod mor 
ddwfn gibddall ag i gynnyg cynUun ag a wnai, j-n ei wir natur, 
ddinystrio dealltwriacth neu wybodaeth yr liil ddynol. Y 
cyfryw, ysgatfydd, a aUant ddadleu ei fod yn fwy rhesymol i 
feddwl i’r Diafol fwriadu i’w gadael hwynt i’w goruchwyliaetb, 
mor bell ag y mae gwneyd drwg a da y n dal perthynas ; ac mai 
fel hyn eu dealltwriaeth a fyddai yn ddiogel ; eitlir iddo ef fwr- 
iadu eu gwaredu hwynt oddiwrth effeithiau eu pechodau, heb 
un ymarferiad o’u dealltwriaeth yny weithred o edifeirwch neu 
, ddiwygiad. Y fath gynllun, ni a ganiatawn, a groesai ddybeu- 
ion cyfiawnder, ae a dderbyuiai fodau pechadurus ac aflan i 
deyrnas Dduw ; y cyfryw fodau a fyddent yn waredawl yn eu 
holl bechodau, ac a fyddent etto yn benderfynol i ddilyn eu 
gyrl'a bechadurus. A’r fath gymmeriadau a droent nef yn 
uffern, a gwneyd eu hunain yn druenus, ac hefyd bawb ereill 
gyda pha rai y cymdeithasont. Eithr y cyfryw gynllun, er ei 
fod yn diuystrio cyfiawnder, nid yw yn dinystrio goruchwyl- 
iaeth dyn. Mae yn wir ei fod yn ei waredu heb yr ymarferiad 
o’i orucliwyliaeth, ond nid yw yn ei amddifadu o honi. Eithr 
dywed y dadguddiad fod Satan wedi dymuno i ddwyn oddiam- 
gylcli waredigaetli holl ddynolryw, trwy ddinystriad o’u gQr- 


24 


ÜDGOEÎÎ SEIÖN. 


uchwyliaeth ; mae yn darllcn fel liyn “ Satan a wrtliryfelodd 
yn fy erbyn i, ac a geisiodd ddystrywio goruchwyliaeth dyn, yr 
hon a roddais i, yr Arglwydd Dduw, iddo ef, ac hefyd am i mi 
roddi iddo ef fy ngallu i fy hun.” Pa mor ddoetli bynag y mae 
Satan wedi bod mewn rhyw olygiadau, y cynllun hwn yn ddiau 
oedd yn un ffol iawn. Nid yw pechod Satan yn ymddangos yn 
gynnwysedig yn gyfangwbl yn y flolineb o’r cynllun pa uu a 
gynnygiodd efe o flaen ardderchog gynghor y nef, eithr yn ei 
ystyfnigrwydd a’i anewyllysgarwch i ymostwng i oleuni rhag- 
orach y cynghor ; wedi llyfelu y cynllun, yr oedd yn bender- 
fynol i’w ddwyn i weithrediad : am hjaiy, efe a geisiodd ddym- 
chwelyd y deyrnas, a thraws-feddiannu y gallu o honi yn ei 
ddwylaw ei hun ; am hyny, efe a geisiodd gan yr Arglwydd, 

“ Dyro i mi dy anrhydedd,” neu megys y mae yr Arglwydd ei 
hun yn mynegi yn y dyfyniad uchod, “ Satan a wrthryfelodd 
yn fy erbyn i, ac a geisiodd ar i mi roddi iddo ef fy ngallu i 
fy hun.” 

42. Pa mor annoeth bynag y gall cynllun Satan ymddangos 
i ni, mae yn rhaid ei fod wedi ymddangos yn ganmoladwy i 
lawer o’i frodyr: edrychent iiwy ary cynilun yr hwn a dybient 
hwy a’u gwaredai hwynt oll, yn rhagori ar y lleill oll. Naill ai ! 
nid oedd ganddynt ddeall digonol i farnu y canlyniadau o’r i 
ddyfais a ddinystriai oruchwyliactli dyn. neu ynte cyfrifent yn 
well iddynt i redeg y perygl o’r canlyniadau, yn hytrach nâ 
dyfod dan y cynllun sylfaenedig ar cgwyddorion cyfiawnder a 
thrugaredd, yr liwn a’u cospai ac a’u gwobrwyai hwyut yn ol 
eu gweithredoedd. Fe allai eu bod yn alluog i wahaniaethu a 
barnu yn gyfiawn bob dyfais a gynnygiwyd, ond eu bod yn 
ddiofal a dibris ar y pyneiau hyn, gan benderfynu gyda Satan 
cyn eu bod wedi gwnej’d olrheiniad digonol; a chan fod wedi 
cymmeryd pleidiau, yr oeddynt yn benderfynol i amddiflyn eu 
gosodiad. 

43. Nid yw yn debygol i benderfyniad terfynol y byddinoedd 
amrysonawl gymmeryd lle yn uniongyrchol. Llawer yn 
ddiammau oeddynt ansefydlog yn eu golygiadau, ansafadwy 
yn eu meddyliau, ac yn anmhenderfynol â pha allu i gyssylitu; 
fe aliai fod, am ddim a wyddom ni, lawer o encilwyr oddiwrtli 
bob un o’r byddinoedd : a gallai fod amser maith wedi bod cyn 
i’r llinell ddosparthiadol gael ei thynu mor gaeth fel ag i fod yn 


UDGORSí SEION. 


25 


aughyfnewidiol. Cylreithiau, heb ammheuaeth, a sefydlwyd, a 
chospedigaethnu a gyssylltwyd, yn ol natur y tramgwyddiadau 
neu y troseddiadau ; y cyfryw rai a droisant yn gyfangwbl 
oddiwrth yr Arglwydd, ac oeddynt wedi penderfynu i amddi- 
ffyn achos Satan, a’r cyfryw a aethant yn mlaen i’r eitliafion 
pellaf o ddrygioni, a osodasant eu hunain y tu allau i gyrhaedd/ 
gwaredigaeth ; arn hyny, gwaharddwyd y cyfryw i fyned i ail 
sefyllfa brawfedigol, ac ni chawsant y rhagorfraint o ddcrhyn 
oyrff o gnawd ac esgyrn. Ail sefyllfa iddynt hwy ni fyddai o 
un budd, o herwydd liwy a becliasant i’r helaethder liwnw fel 
ag y gadawodd Ysbryd yr Arglwydd liwynt yn hollol, a goleuni 
a gwirionedd ni thrigasant ynddynt yn hwy, am liyny nis gall- 
asent deimlo tuedd i cdifarliau : a phe caniateid iddynt fyned i 
sefyllfa arall o brawf, hwy a barhaent ett milwriaetli ansantaidd. 
Ac hefyd, pc caniateid iddynt i dderbyn cyrff cnawdol, hwy a 
genedlasent eu rhywiogaethau, ac a wthient i mewn i feddyl- 
iau eu plaut yr unrliyw egwyddorion dieflig pa rai a deyrnasent 
yn eu mynwesau hwy eu liunain. Am hyny, yr Arglwydd a’u 
bwriodd hwynt allan o’r nef, ac a’u “ cadwodd hwynt mewn 
cadwynau o dragywyddol dywyllwch hyd farn y dydd mawr,” 
yr hwn a ddaw ar ddiwedd y ddaear. Y nifer a fwriwyd allan 
oeddynt ynghylch un rhan o dair, t’el y dadguddiwyd nid yn 
unig i Ioan ar Ynys Patmos, eithr i Joseph y Gweledydd, fcl y 
canlyn : — “ A dygwyddodd i Adda, wedi ei demtio gan y 
Diafol ; canys, wele, y Diafol oedd cyn Adda, o herwydd efe a 
wrthryfelodd yn fy erbyn i, gan ddywedyd, Dyro i mi dy an- 
rhydedd, yr hwn yw fy ngallu; ac hefyd y drydedd ran o 
luoedd y nef a drodd efe ymaith oddiwrthyf fi o herwydd eu 
hofferynoliaeth ; a liwy a daflwyd i lawr, ac felly y daeth y 
'Diafol a’i angyUon. Ac wele, y mae lle wedi ei barotoi iddynt 
o’r dechreuad, yr hwn le yw uffern.” (Ath. a Chyf., dos. x, 
gwa. 10.) 

44. Yn mhüth y ddwy-drydedd ran y rhai a arosasant, mae 
yu lled debygol fod yno lawer pa rai nid oeddynt ddewrion yn 
y rhyfel, eithr pechodau y rhai oedd o gyfryw natur ag y 
geUid eu maddeu trwy ffydd yn y dyoddefiadau dyfodol o eiddo 
Unig-anedig y Tad, a thrwy eu didwyll edifeirwch a’u diwyg- 
iad. Ni welwn ni un anmhriodoldeb yn mod yr Iesu yn off- 
rymu ei hun yn offrwm ac abertli cymmeradwy gerbron y Tad, 



26 


UDGORN SEION. 


i roi iawn am bechodau ei frodyr, a gyflawnwyd, nid yn unig 
yn yr ail, eithr liefj d yn y sefyllfa gyntaf. Diau fod y gwaith 
pa un oedd yr Iesu i’w orphcn, yn wyhodus yn yr uchel 
gynghor lle y torodd y gwrthryfel allan ; yr oedd yn wybodus 
y pechai dyn yn yr ail sefyllfa ; o herwydd ar y pwnc o’i war- 
edigaeth yr oedd y dyrfa wedi dyfod yn rhanedig, a plia un a 
derfynodd mewn rhyfel. Ioan, y dadguddiwr, gan lefaru am 
ryw allu, a ddywed, “ A holl drigolion y ddaear a’i haddolant 
ef, y rhai nid yw eu lienwau yn ysgrifenedig yn Ilyfr byw) T d yr 
Oen, yr hwn a laddwyd er dechreuad y byd ” (Dad. xiii, 8). 
Yn awr, gallwn ofyn, Paham yr oedd yr Oen yn cael ei ystyried 
megys “ wedi ei ladd er seiliad y byd ?” Os nad oedd yno ncb 
personau wedi pechu yn eu sefyllfa gyntaf, a allent gael eu 
llesoli trwy T ddyoddefiadau eu brawd henaf, yna nis gallwn 
weled un rheswm dros ei ystyried Ef ar y cyfnod boreuol hwnw, 
megys yn barod wedi ei ladd : y wir ffaith, fod yr iawn pa un 
oedd i gacl ei gwneyd mewn byd dyfodol, yn cael ei hystyried 
fel yn barodol wedi eael ei gwneyd, sydd yn ymddangos i osod 
allan fod yno y cyfryw ag oeddynt wedi pechu, a plia rai a 
safasent yn yr anghen o iawn Natur dyoddefiadau Crist oedd- 
ynt y fath ag y gallent waredu ysbrydoedd dynion yn gystal 
â’u cyrff. Gair yr Arglwydd trwy Joseph y Prophwyd i Mar- 
tin Harris, sydd yn darllen fel hyn : — “ Yr «'yf yn gorchymyn 
i chwi edifarhau — edifarhewch, rliag i mi eich taro chwi â 
gwialen fy ngenau, ac yn fy llid, ac yn fy nigter, ac i’ch dyodd- 
efiadau fod yn dost — pa mor dost ni wyddoeh ! pa mor boenus 
ni wyddoch! íe, pa mor galed i’w dyoddef ni wyddocli! Canys, 
wele, myfi, Duw, a ddyoddefais y pethau hyn dros bawb, fel na 
oddefent hwy os byddai iddj-nt edifarhau : ond os na fydd idd- 
ynt edifarhau, rhaid iddynt ddyoddef yr un modd à mi, a’r 
cyfryw ddyoddefiadau a barasant i mi, hyd y nod Duw, y 
mwyaf o bawb, grynu o herwydd poen, a gwaedu trwy fy holl 
ehwys-dyllau, a dyoddef yn y eorff a’r ysbryd ; a dyniunaswn 
nad yfaswn o’r cwpan chwerw a thynu }'n ol — er hyny, i’r Tad 
y byddo y gogoniant, a mi a gyfranogais ac a orphenais fy 
mharotoadau i blant dynion.” — (Ath. a Chyf., dos. xliv, gwa. 2.) 
Dyoddefodd Iesu, nid yn unig yn y corff, ond hefyd yn yr 
ysbryd. Trwy ddyoddefiadau ei gorff, efe a roddodd iawn dros 
hechodau dynion a wnaethent yn a thrwy y corff ; trwy ddj - ' 


UDGORN 8EION. 


27 

oddefiadau ei ysbryd, efe a roddodd ia\rn dros y pccliod a 
’wnaethwyd trwy yr ysbryd. Mae yn rhesymol, gan liyny, i 
leddwl, os darfu i ysbrydion bechu yn eu sefyllfa gyntaf, y gall- 
asent gael maddeuant trwy eu fiÿdd a’u hedifeirwch, trwy 
rinwedd dyoddefiadau dyfodol Crist. 

(l'w barhau.) 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parhaíl o Gyf. v., tud. 3S1, a decbreu cydcithad Hobyn Ddn.] 
Dichon i rai ddywedyd, os ystyrir priodi un arall yn odineb. 
wcdi yr ysgarer gwraig yn angbyfreithlawn, yna y dylid ystyr- 
ied mai godinebus a fyddai priodi un arall, os heb ei hysgaru, 

' gan feddu dwy neu ychwaneg.ar yr unrltyw amser. Eithr y 
ddau achos hyn ydynt liollol wabaniaethol a gwahanol yn eu 
natur. Yn yr acltos cyDtaf, mae dyn, cyn iddo briodi un arall, 
rnewn camwedd mawr, am roddi o hono ymaith ei wraig yn 
anghyfreithlawn, a pheri iddi wneuthur godineb. Ni oddef 
Duw i ddyn, tra yn y camwedd mawr hwn, gael ei wneuthur 
yn un cnawd gydag un arall ; ac os prioda, efe a brioda yu 
annibynol o awdurdod y nefoedd, ac felly efe a wna odineb. 
Ond yn yr ail achos, os prioda efe un arall pan nad yw dan 
gamwedd, trwy gydsyniad ei wraig gyntaf, o dan ddw) T fol 
gymmeradw) T aeth, a thrwy ddwyfol osodiad ac awdurdod, fel y 
gwnaeth y Patriarchiaid santaidd a’r Prophwydi, nid yw efe 
yn gwneuthur godineb. Ni bu chwaith i'r Iesu na’i apostolion 
erioed ddarlunio person yn ddyn godinebus am briodi dwy o 
wragedd a byw gyda hwy, megys ag yr arferwyd gan ddynion 
eantaidd yn yr holl oesau blaenorol. Ni chondemniwyd erioed 
y fath arferiad. Ni ddywedodd yr Iesu i Foses oddef lliosog- 
rwydd gwragedd o herwydd caledwch eu calonau, ac nad oedd 
felly o’r dechreuad. Naddo. Efe a ddywedodd yn hollol i’r 
gwrthwyneb. Am roddi gwragedd ymaith, ac nid am gym- 
meryd gwragedd, y condemniodd yr Iesu hwynt. Condemnid 
y fath hyn o roddi ymaith wragedd, nid yn unig o dan yr 
Efengyl, eithr ystyrid hyn yn ddrwg mawr gannoedd o flyn- 
yddau cyn Crist. Gwrandawer tystiolaeth y Prophwyd Mala- 
chi: “ Am hyny gwyliwch ar eicli ysbryd, ac na fydded neb 
ítnflÿddlawn yn erbyn gwraig ei ieuenctyd. Oblegid yr Ar- 



28 ' 


CDGORX SETOX. 


glwydd, Duw Israel, a ddywedodd ei fod Ef yn cashau rhodôi 
ymaith” (Malachi ii, 1 5, 1 6). 

Megys mai drwg mawr yr ystyrid i wr roddi yrnaith ei 
wraig, felly, yn yr un modd, yr oedd yn dra phechadurus i 
wraig roddi ymaith ei gwr. Yr Iesu a ddywedodd, “ Os gwraig 
a ddfry ymaith ei gwr, a phriodi un arall, y mae lii yn god- 
inebu” (Marc x, 12). 

Yn ychwanegol at yr ystyr a eglurwyd eisoes, y mae gwr a 
gwraig yn dyfod yn un cnawd mewn golygiad arall. Deuant 
yn un cnawd nid yn unig drwy i’r wraig roddi ei hunan yn 
hollol i’r gwr, eithr yn wreiddiol lluniwyd y wraig yn weith- 
redol allan o asgwrn a chnawd Adda. Ni welodd yr Arglwydd 
yn addas, wrth lunio gwraig i Adda, i’w cliyfansoddi yn gyfan 
allan o’r ddaear, eithr Efe a gymmerodd un o asenau Adda, a 
chan gyssylltu y defnyddiau anghenrheidiol gyda hi, a ffurfiodd 
wraig, ac a’i dygodd lii at y dyn ; perodd yr amgylchiad cy w- 
rain liwn i Adda waeddi, “ Hon weithian sydd asgwrn o’m hes- 
gyrn i, a chnawd o’m cnawd i: hon a elwir gwraig, oblegid o 
wr y cymmerwyd hi. 0 herwydd hyn yr ymedy gwr â’i dad, 
ac â’i fam, ac y glŷn wrth ei wraig : a hwy a fyddant yn un 
cnawd” (Gen. ii, 23, 24). Yr oedd y wraig gan hyny, trwy 
greadigaeth, yn rhan wreiddiol o ddyn ; sefydlwyd yr ordinliad 
briodasol er adfer i ddyn y rhan hòno a gymmerwyd oddi 
wrtho, heb yr hon nis gaUasai fod yn berffaitli. Pan fu i’r 
asgwrn neu’r asen, a gymmerwyd oddi wrtho, gael ei hadferu 
iddo ar ffurf benyw a gwraig, efe a aUasai, gyda phob priodol- 
deb, ddywedyd eu bod hwy yn un cnawd. 

Eod y dywediad hwn yn gymhwysiadol nid yn unigyn achos 
y ddau gyntaf, eithr at bawb ereill a briodid yn olynol trwy 
osodiad dwyfol, sydd amlwg oddiwrth yr adroddiad y gwnai 
dyn, o herwydd yr achos penodol hwn, ymadael â’i dad ac â’i 
fam, a glynu wrth ei wraig, a bod yn un cnawd. 

Eithr y mae etto ystyr ychwanegol yn yr hwn y daw gwr a 
gwraig yn un. Hwy a ddeuant yn un cnawd yn eu plant. 
Mae cnawd y ddau, yn dad a mam, yn cael eu hymgorffori yn 
un yn mhob un o’u hiliogaeth. Mae yma undeb cnawd y tad 
gydag eiddo y fam, nas gellir byth ei wahanu — undeb cnawd 
dau mewn un corff— undeb mor berffaith ag eiddo asen Adda 
cyn ei thyuu o’i gorff— undeb nad oes gallu ond marwolaeth a 


CDGOHN SEIOX. 


2 » 


(idichon ei ddattod — undeb a íydd dragywyddol wedi-yr ndgyf- 
odind. Oddiyma y mae y gwr n’r wraig yn dyfod yn uti cnawd 
yn eu plnnt nm byth bythoedd. O ganlynind, dylai undeb gwr 
a gwraig fod ntor anwahanol à’u cnawd a’u hesgyrn cu hunain 
wcdi eu hymgorffori yn eu plant ; dylai fod mor dragy wydtlol â 
chyrff anfarwol eu plant wedi yr adgyfodiad. îsid rltyfedd, 
gan hyny, fod yr Arglwydd yn “ cashau rhoddi ymaith y 
mae yn doriad cyfammod tragywyddol priodas ; y mae yn 
ddadymchweliad sylfaen fawr teyrnasoedd tragywyddol; din- 
ystr ydyw i gy nnydd diddiwedd hiliogaetli, a gwrthodiad o drefn 
batriarchaidd a tlieuluol arbenig y nefocdd ; gwahanu ydyw 
oddiwrth eu gilydd yr hyn a gyssylltodd Duw ynghyd am dra- 
gywyddoldeb — rhwygo yn ddau ci gnawd ei hun a’i esgym ei 
hun, y rhai a gyssylltodd I)uw yn uu yn oes oesoedd; ac 
yn fyr, gwrthodiad ydyw o’r Wraig — “gogoniant y Dyn” — yr 
unig foddion a ordeiniodd Duw i boblogi bydoedd — yr unig 
gychwynfa tuag at gynnydd diddiwedd lly wodracthau — yr unig 
gyfrwng at barhad diddiwcdd bywydau anfarwol. Yr liyn, gan 
hyny, a gyssylltodd Duw ynghyd megys un cnawd, na fydded 
i un awdurdod ddynol feiddio ei ysgaru. 

Ond ai nid ydyw y dywediad, “ A hwy ill dau a fyddant yn 
un cnawd,” yn dangos na fwriadodd Dnw i chwanog ná dau 
ddyfod yn un cnawd ? Nac ydyw : nid yw yn trosglwyddo y 
fath feddylddrych. Dywed yr Iesu, “ Myfi a’r Tad un ydym” 
(Ioan' x, 30). Yn awr, ni rwystrodil y dywediad hwn ereill 
rhag eu dyfod yn un gyda’r Tad a’r Mab ; yr un inor ddichon- 
adwy ydoedd i dri, neu i bedwar, neu i gant, neu i unrhyw 
nifer arall o’i ddyscyblion, pa mor liosog bynag, ddyfotl yn un 
gyda’r Iesu a’i Dad, ag ydoedd iddynt hwy eu dau fod yn un. 
Yn wir, mae yr Iesu yn gweddio ar y Tad am iddo ef wneuthur 
ei hoU ddyscybliou yn un, megys ag yr oeddynt hwythau yn 
un. Gan hyny, nid yw o herwydd fod dyn yn dyfod yn un 
cnawd gydag un wraig, yn ei rwystro ef oddiwrth ddyfod yn 
un cnawd gydag ail wraig. Pan ddaeth Jacob yn un cnawd 
gyda Leah, ni rwystrodd hyny ef oddiwrth briodi Rahel, a Bil- 
hali, a Zilpah, nag oddiwrth ddyfod yn un cnawd gyda phob un 
o honynt. Yr oedd pob un o’r tair ddiweddaf yn gymniaint yr 
eiddo ef â’r gyntaf. Yr oedd cnawd Jacob a Rahel wcdi ei 
ymgorffori megys un yn nghyrff Joseph a Benjamin, yn ogym- 



30 


UDGOIÍN SEION'. 


maint ag yr oedd cnawd Jacob a Leah yn Judah a Simeon. 
Os gallesid dywedyd am Jacob a Leah, “ Hwy eu dau a fydd- 
ant un cnawd,” gaUesid cymhwyso yr unrhyw ddywediad, gyda 
phriodoldeb cyfartal, at Jacob a Raliel — at Jaeob a Bilhah — at 
Jacob a Zilpali ; neu pe buasai wcdi ei uno à saith cant o 
wragedd, megys ag yr oedd Solomon, buasai y dywediad yr un 
raor gymhwysiadol i bob pàr. 

Nid oes genym un enghrailft neillduol yn cael ei chrybwyli 

0 fewn i ysgrifeniadau y Testament Newydd, am liosogrwydd 
gwragedd, a thybiodd rhai, oddiwrth yr amgylehiad hwn, nad 
oedd y fath arferiad yn bodoli ; ond atebwn, fod amryw lyfrau 
o’r Ilen Destament hefyd, yn y rliai na chofnodir unrhyw eng- 
hraifft o’r fatli arferiad, ac etto y mae yn eithaf gwybyddus fod 
y fath arferiad mewn bodoliaeth. Gan hyny, nid y w o herwydd 

1 ysgrifenwyr y Testament Newydd beidio a chrybwyll eng- 
hreifftiau, yn unrhyw dystiolaeth yn erbyn parhad y sefydliad 
dwyfol hwnw. Paham y bu i un ar bymtheg neu ddeunaw o 
ysgrifenwyr ysbrydoledig yr Hen Destament fod yn hollol 
ddystaw rnewn pertliynas i arferiad a fodolai o dan eu sylw 
uniongyrchol? Nid yw dystawrwydd wyth ysgrifenwyr y 
Testament Newydd y n fwy prawf yn erbyn bodoliaeth yr arfer- 
iad Uiosogol o dan yr orucliwyliaeth Gristionogol, nag ydyw 
dystawrwydd dwywaith cu nifer o ysgrifenwyr yn erbyn ei 
bodoUaeth o dan oruchwyliaethau blaenorol. 

Tybir gan rai nad oedd gan Gristionogion fwy nag un, o lier- 
wydd yr arferir y gair gwraig, yn Ue gwrageJd, yn y Testament 
Newydd. Eithr ni ellir tynu y fath gasgliad yn deg oblegid 
hyny. O herwydd pwy nad yw yn gwybod ddarfod i’r mwyaf- 
rif o ysgrifenwyr yr Hen Destament ddefnyddio y gair gu-raig 
yn y rhif unigol, yn gystal â’r rhai hyny o dan yr Efengyl. 
Yr oedd llawer o bobl o dan bob goruchwyUaeth, heb fod gan- 
ddynt ond un wraig ; ac o herwydd yr achos hwn, rhoddid 
addysgiadau fynychaf mewn geiriau ac iaitli gyfaddas i gyflwr 
cyffredin y bobl, a’u cymmeryd yn y cyfanswm. Pan roddodd 
Moses gyfreithiau yn herwydd perthynasau teuluol, efe yn 
fwyaf cyffredin a ddefnyddiai y gair gwraig, yn lle gwragedd, 
am y gwyddai y byddai y cyfreithiau a reoleiddient un wraig, 
rnewn gan amlaf o achosion, yn gyfartal briodol i liosogedd. 
Oidiyma efe a ddefnyddia y rhif unigol yn ei hyfforddiadau 


CDGORN ST.ION. 


31 


Diemi perthynas i ysgariad; yr unrliyw yniatlrodd a arfcrir yn 
erbyn chwcnnych gwraig cymmydog; ac ctto, amcanwyd y 
cyf'reithiau hyn i gymmcryd eöaith yn mysg aml-wreigwyr, yn 
gystal ag yn mysg y teuluoedd a arfercnt y gyfundractli un- 
wrcigaidd Yr ocdd llawer o gyfrcithiau ereill yn gymhwys- 
iadol i’r ddwy gyfundrefn, ac etto Moses a ddefnyddiai y gair 
unigol yn Ue y lliosog. Yr unrhyw arferiad hwn a barhaodd 
yn mysg yr ysgrifenwyr ar ol Moscs; ac anfynych yr arferid y 
gair gwragedd, mewn perthynas i deuluocdd personol, oddigcrth 
yn herwydd rhyw amgylchiad neu ddygwyddiad a alwai yn 
neillduol am i’r iaith fod yn y lliosog. Ysgrifenwyr y Testa 
ment Newydd, wrth roddi rhcolau a thrcfniadau er llywod- 
raethiad teuluoedd, a ganlynasant yr unrliyw arferiad á’r rhai 
hyny a’-u blaenorodd, trwy ddefnyddio y rhif unigol, gan ys- 
tyried fod yr hyn oedd gymhwysiadol i un wraig, mewn gan > 
amlaf o achosion, yn gymhwysiadol i liosogedd. Gan hyny, 
nid yw y dull hwn o adrodd eu hunain yn dystiolaetli yn y 
radd lciaf yn erbyn bodoliaeth y drefn hon ar bethau yn mysg 
Cristionogion. Yn wir, gwyddom, os cadwodd y genedl Iudd- 
ewig eu cyfraith mewn perthynas i’w meirwon anmhlantadwy, 
mai rliaid yw fod miloedd o amlwreigwyr yn eu mysg pan y 
dygwyd Cristionogneth i’w plith. 

(I’w barhau.) 


LLYTHYR O SAN BEIJNARDINO. 

San Bernardino, Talaclh Cali/ornia , Mawrth 20, 1853. 

Fy anwyl Dad, a Mam, a Ciiyfeillion, — Gyda phleser y 
ítreuliaf ychydig amser hamddeuol, i hysbysu i chwi fy nheim- 
ladau, a pha fodd yr ydym yu myned yn mlaen yma, gan eicli 
bod, yn ddiau, yn awyddus i glywed oddiwrthym. Yr ydym 
oll yn iach yn bresennol, am yr hon fendith y teimlwn i ddiolch 
i’n Tad nefol. Gobeithiwn eicli bod chwithau yn mwynhau yr 
un fcndith. Yr ydym j’n awyddus i glywed oddiwrthych, a 
byddom yn ddiolchgar iawn i gael ychydig linellau oddiwrthych. 
Hwn yw y nawfed llythyr a ysgrifenasom atoch, lieb gael un 
atebiad yn ol ; da fyddai genym pe ysgrifenai rhywun atom, 
i’n hysbysu o helynt cin perthynasau, pa un ai byw ai marw 



32 


UDGORN SETON. 


ydynt; ond gobeithiwn eu bod yn fyw, a chredwn mai ar y 
mails mae y bai yn rhwym o fod. Carem glywed pa fodd y 
mae ein lioll berthyuasau yn gwneyd yn y bywyd liwn; a 
ydyw y rhai oedd yn perthyn i Eglwys Iesu Grist, yn dal yn 
gadarn yn y ffydd,— yn penderfynu dilyn yn y blaen ar lwybr- 
au cyfiawnder, a chadw' gorchymynion Duw? Ilefyd, a ydyw 
y rliai ocdd tu allan i’r eglwys, pan yr ymadawsom ni, wedi 
rlioddi ufydd-dod i ordinliadau yr efeugyl, a dyfod yn gyfranog- 
wyr o fenditbion plant Duw? 

Er i ni adael ein cyfeillion a’n perthynasau, a dyfod i wlad 
dyeithriaid, yn ol ewyllys a gorchymyn yr Arglwydd, etto, mae 
Efe wedi ein bendithio, a rhoddi ffryndiau i ni lle bynag y 
buom. Yr ydym wedi cael ein ber.dithio yn dymmorol ac yn 
ysbrydol. Daethom i’r lle hwn ar y 9fed o lîagfyr diweddaf, ac 
oddiar yr amser hyny, V mae genym wytli erw o wenith wedi 
ei hau, un erw o haidd, ac oddeutu dwy erw o bytatws, a 
llysiau ereill, ynghyd â thŷ wedi ei adeiladu. 

Mae y gwenith yma )'n cynnyrehu o 40 i 60 bwshel yr erw, 
ac ni ofyna oud ychydig driniaeth, gan fod y tir i’w aredig yn 
hawdd iawn; ac anfynych, os weithiau, ei lyfnir ar ol hau, gan 
fod y bobl yn hau y gwenith wrth aredig yn y wlad hon. Mae 
y tir yma yn cynnyrchu llysiau o’r rhywogaethau mwyaf. Mae 
rhai winwyn yn pwyso o 4 i 5 pwys, a bresych (cabbage) o 35 
i 40 pwys ar ol tori y dail allanol ymaith. Mae llysiau ereill yr 
un fath mewn cyfartalwch. 

Yr ydym wedi trafaelu ychydig bellder wedi gadael cartref, 
a dod yn gynnefir. â hyny yn awr. Daethom o Ddiuas y Llyn 
Iíalen Fawr, oddeutu 300 o filltiroedd o ffordd, i Swydd Ilaiarn, 
yn Nhiriogaeth Utah, â’n gwèdd (team) ein hunain, a thua 
1200 pwys o flawd, a darpariadau ereill. Yr oedd y brawd Tho- 
mas Rowlands gyda ni: arosodd gyda ni yno o hyd, a rhoddais 
hanner y cnwd a godasom iddo, a’i luniaetli ; a pharotoasom 
hadau a gweddau, a gadawsom ef yno mewn meddiant o’r 
cwbl. Daetliom i’r Gaugen lion o’r Eglwys gyda tliair iau o 
ychen, dwy fuweh, ac un ceffyl, a phedrolfen dda. Buom tua 
p’.iump wythnos yr. teithio tuag yma. Mae porfa i’r anifeil- 
iaid yn lâs drwy y rhan fwyaf o’r flwyddyn yn y wladhon. Y 
mae meillion ( clouer ) yma yn awr tua throedfedd neu ragor o 
uwchder. Mae rhan fawr o’r tir wedi ei orchuddio à meillion 



rncoDN snios. 


33 


a cheircli, ac y mnc y da yn gwneuthur yn dJa yma. Yr ydym 
ni yn gwneuthnr o 8 i 10 pwys o ymenyn hob wythnos, oddi 
Avrth ein da ni; a chawn bwys o dê am bwys o ymenyn! * • 

Fe fyddai yn dda genym gael yr liadau canlynol : — charlotts, 
time, isop, rltosmari, lavender, rhuw, myntys, pcppermint, 
horehound, wermod, gwrysgenlwyd. Sycher hwy yn eithal' 
sycb, a rhodder hwy mewn costrel bridd neu wydr, wedi ei 
8icrhau a'i selio, fel nad elo awyr i mewn iddi. Mac awyr y 
môr yn niweidiol i'r hadau, ac os na wneir yn ol y cyfarwydd. 
id uchod, ni fydd o un defnydd i chwi ddyfod â hadau yn groes 
i’r môr. 

Yr ydym wrth ein bodd yma, ac ni ddychwclwn yn ol byth 
i Gymru, o herwydd cin bod yn gwneuthur yn well yma, nag a 
fuom erioed yn gwncuthur; ac yr wyf yn meddwl trculio fy 
nyddiau yn y wlad hon, oddieithr i mi gacl fy nanfon i ffwTdd, 
gan y rliai sydd ag awdurdod yn yr eglwys; yna, os felly y 
bydd, gadawaf y cyfan yn ewyllysgar, ac mi a âf lle bynag y 
danfonant fi. 

Dyraunwn ddweyd gair wrth Dafydd Jones. I.lawer gwaitli 
y buom ni yn siarad am ywladhon; darllenodd ynte ddes- 
grifiad o lioni i mi ; ond dyma fi yn awr yn mwynhau ffrwyth- 
au y tir. Ni ellir cael allan frasach tir, nac hinsawdd yn fwy 
mwyn ar wyneb y ddaear, o herwydd y mae liaf yn gwcnu 
oddiamgylch trwy y flwyddyn bron i gyd; ac y mae ffrwythau 
trofanawl yn tyfu yma yn eu holl amrywiaethau. Yr wyf 
jvedi hau hadau eur-afalau (oranges) a pheec/ies-, ac yr wyf yn 
bwriadu, mor gynted ag y bydd yn bosibl, i blanu gwinwydd a 
chodi grawnwin. Fe ellir eu codi yma heb fawr trafferth, 
ddigon i’n diwallu ni o gymmaint o win a fydd eisieu arnom. 
Mae cucumerau yn tyfu yma heb ddim trafferth, o’r hyn leiaf, 
nid cymmaint ag sydd yn Nghymru. Yr ydym yn eu planu 
lieb ddim tail yn y tir, gan roddi wyth neu ddeg o liadau mewn 
un man, a chynnyrchant rnewn cyflawnder. 

Y'r wyf yn teimlo i ddiolch i Dduw am i mi gael y fraint o 
ddyfod yma o Gymru, gyda y Brawd Capt. Dan Jones, gan fy 
mod yn teirnlo i dystiolaethu fod y pethau hyn yn wir; yr wyf 
yn crcdu fod y Brawd Jones erbyn hyn yn eich plith. Dywed- 
af wrthych fy mod yn gwybod ei fod yn ddyn Duw, a bod Off- 
eiriadaeth y Goruchaf ganddo, a’i fod wedi ei ddanfon gan y 



EDGOIÌN SEION. 


34 

íhai sydd ag awdurdod, i gyhoeddiyr Efengyl yn ei chyfîawn- 
dcr i blant dynion, yn y dyddiau diweddaf hyn; a cliwi a 
wuelech yn dda i dalu sylw manwl i’w gynglior. Dywcdaf 
wrtli y Saint yn y wlad yna, byddwch lawen, canys mae yr 
Arglwydd wcdi parotoi gwlad ddewisol er ymgasglu ei bobl 
ynghyd ; ac nid yw yr amser yn mliell pan y rhoddir modd 
yn nwylaw y Saint flfyddlawn, i ymgasglu ynghyd i’r wlad lion, 
lle y gallant blanu, a bwyta eu tfrwyth, ac y gallant ddysgu 
ewyllys yr Arglwydd yn fwy perffaith, a chael addysgiadau 
gan ei weìsion o bryd i bryd ; — a lle y bydd dynion yn rhydd 
oddiwrth ormes a thrawsfeddianniad, ac yn rhydd i wneyd beth 
a fynont, cyhyd ag y gwnelont yn iawn, a gwneuthur i ereill 
fel y dymunent i ereill wneyd iddy nt hwy . W rth y rhai sydd 
yn dlawd, ac heb fodd i ddyfod, ac yn dweyd, “Pe cyn- 
northwyai rhywun fi, pa fodd y gallwn ei ad-dalu?” dywedaf 
yr agora yr Arglwydd y ffordd i cliwi allu talu yn ol; a phan 
y deloeh, chwi ellwch wneuthur eich liunain yn fwy eysurus 
nà’r goreu yn y wlad yna, trwy eich llafur eich hun a’ch di- 
wydrwydd. Yr wyf yn ystyried liyn yn fraint fawr; mi a 
ymadawais oddiyna heb lawer o gyfoeth, ond yr wyf wedi cael 
fy mendithio â’r mwyaf sydd arnaf ei anghen, er bod yn gys- 
urus yn y bywyd hwn. Ein cofion at ein holl berthynasau 
a’n cyfeillion. 

Ydyra yr eiddoch, &c., 

Edward a Sofhia Williams. 


PENNILLION. 

O moe deg fydd yr olygfa, — Ar Seion draw, 

Ar y Saint ’nol cael diangfa, — Ar Seion draw ; 

Wedi meddu gwir ymwared 
O holl ddystryw y rhai digred, 

Heb neb yno’n wael i’w weled, — Ar Seion draw. 

Er yn awr mewn dwfn drallod, — Yn wael eu llun, 
Mewn dysgwyliad aui ollyngdod, — -Yn wael eu llun, 
Yn ngorthrymder Babilonia, 

’N mliell o diroedd eu diangfa, 

Gan gael gormes a phob trawsdra, — Yn wael eu llun. 


CDGORN' SF.ION'. 


35 

Beilcliion byd y'nt 'nawr yn ddifyr, — A chalon lon, 
Mewn plescrau gwycli a chyíur, — A chalon lon; 

’N cael ou parchu o fawr foliant, 

Mewn mocthderau a gogoniant, 

A’u palasau mewn urdduniant, — A chalon lon. 

Ond daw amser cyfnewidiol, — Heb fod yn faith, 

Pan bo’r Saint yn waredigol, — Heb fod yn faith; 

Tywallt Duw ar wyneb daear 
Bliiau blin ar yr anhygar, 

Bcilchion byd, daw dydd eu galar, — Heb fod yn faitii. 

Bydd y Saint ar fynydd Seion, — Heb boen na braw, 

’N mhell o drafferth byirofalon, — Ileb boen na braw ; 
Yn lle bod mewn Uyffetheiriau, 

’N ormesedig dan gadwynau, 

Cant lawenydd a chaniadau, — Heb boen na braw. 
Llanelli. Anecrin L. Jones. 


YMWELIAD GARTREF. 

Ton— *' I d my Cotlagc near a Wood.’* 

Hoff im’ fwtliyn sy’n y coed, 

Lle preswylia ’nhad a mam, 

A Ue magwyd fi erioed, 

Er pan ddysgais roddi cam. 

Yno ’nawr cychwynaf fi, 

I ymwel’d â’m rhiaint cu ; 

Caf eu gwel'd yn llwyd gan oed, 

Ond â’u croesaw ’rnn i mi. (1846.> 


AMRYWIAETHAU, &c. 


I’riopas yw cwlwm sicraf ryfeillgarwch parliaus, ac nis di- 
chou fod dim cyfeiUgarwch hcb ymddiried, na dim ymddiried 
heb gywirdeb; a rhaid iddo ef ddysgwy! bodyn druenus, yr 
liwn sydd yn talu i lendid, cyfoeth, neu foneddigeiddrwydd, 
y pareh liwnw ag sydd yn ddyledus i riawedd a duwioldeb 
yn unig. 



36 


CDGOEN SEION. 


Y Ueml. — Bydd hyd y Deml yn îíinas y Llyn Halen Fawr 
yn 200 o droedfeddi, a gosodir chwech o dyrau iddi, tri yn 
mhob pen. Costiodd y cloddiad at osod y conglfeini o 7,000 i 
10,000 o ddiwrnodau gwaith. Mae y llawr isaf i fod yn 16 
troedfedd o uchder — 8 troedfedd islaw gwyneb y ddaear, ac 8 
troedfedd uwchláw. Gosodwyd y conglfeini 16 o droedfeddi 
islaw gwyneb y ddaear. Yr oedd cloddiadau y sylfaen yn 20 
troedfedd o led, a sylfaen y muriau yn 16 troedfedd o drwch. 

Esgcsodion rhag talu am Gyhoeddiad. — “ Yn y lle cyntaf, 
ni orchymynais mo hono ; aphe gorchymynaswu, ni chefais mo 
hono; ac os cefais ef, fel dosparthwr y cefais ef: heblaw liyny, 
credaf i mi dalu am dano er ys talm ; ac os na thalais, nid oes 
genyf ddim yn awr i dalu ; a phe buasai genyf-fodd yn awr, 
dylwn gael ychwaneg o amser.” Y neb nad anrhegai y fath 
ddyn á chyhoeddiad cysson yn ei golofnau, fel a^ìieg am ei 
gywreinrwydd i dwyllo yr argraffydd, nid yw am ddifyru ei 
ddarllenwyr, nac adferyd y grefft o ladratta i’w dull cyssefin o 
grafangau j’ fath ymresymwyr. — D. J. 

Y BARDD IDDO EI IIUN. 

Bedyddiwyd fi, boed addaw — liyw mwyach, 

Heb i meiau ’m Uithiaw ; 

Drwy dduwiol daer wedd'iaw, 

O’r boen ddofn, Robyn a ddaw. 

Robyn Ddu, Eryki. 


Taliadau o Gor. 1 hyd Gor. 7. — Sìr Fynwy, £ 2 ; Pont- 
ytypridd, 6s 6c; Llanfabon, 3s 4c ; Aberdàr, 15s; Rymni, 
17s 3c; Georgetown, 14s; Ffynnon-Tydfil, 3s llc; Troedyrhiw, 
4s 2c. — Cyfauswm, £5 4s 2c. 

Sgr Mae “Ffordd y Bywyd Tragywyddol,” a “Thestament 
y Deuddeg Patriarch,” allan o brint. Yn awr yw yr amser i 
sicrhau copiau o’r traethodau ereill sydd ar law. 

SÎjJT Anfoner pob llythyron, yn cymiwys eirchion a thaliadau, 
i Jo/n i Davis , Printer, John’s Street, Georgetoicn, Merthyr. 


C Y N N W V S 1 A D. 


Cyn-fodolrtcb Dyn ...» 21 

Priodas Nefoîairtd 27 

Llythyr o Saii Beruarrtino 31 

Penmllion. 34 

Yin.»elia(l Gaitref 3* 

Amryniaethau, &c 35 


M ERTHYR-TY DFl L : 

ARGRAFFWYD A CH YHOEDDWYO GA S >. ()AVlS, CEORCETOWS. 



UDGOIiN SEION, 

N BU 

&n*m n ^aíitt. 


Kuif. 3.] GOlìPIIENAF 16, 1353. [Cyf. VI. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS 
IESU GKIST 0 SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A gynnaliwyd yn Ninas y Llyn Ilalcn Faicr, ar y 6fed dydd 
oEbrill, 1853. 

(Allan o'r “ Doserct News.") 

Nis gellai dydil Mercher, y 6fed o Ebrill, 1853, watrrio yn 
ddydd miry hyfrydol nag y girnaeth, nac yn fwy wrth fodd 
saint neu angylion. Danfonodd y dyffrynoedd pellenig eu pres- 
wylwyr allan, a’r dyffryn hwn a heigiodd allan ei filoedd ; ac 
ni welwyd golygfa fwy gogoneddus er ys canrifoedd, nag a 
■welwyd yn Ninas y Llyn Halen Fawr heddyw. 

Yr oedd baniar genedlaethol Deseret yn chwifio yn yr awel. 
Côr Pres Nauvoo, Perorwyr Cadben Ballo, a’r Perorwyr Mil- 
wraidd, a fywiogent yr awyr â’u tònau seinber. Gwnaeth y 
Sili'er Greys ymddangosiad anrhydeddus ; a’r manwl-wyr, gan 
fod yn ffyddlawn i’w dyledswydd, oeddynt wrth eu galwedig- 
aeth yn foreu. Yr heddgeidwaid hefyd, o dan reolaeth efíeithiol 
Cadben Iíardy, oeddynt wrth eu gwaith ar yr amser penodedig; 
ac yr oedd gwynebau y Saint mor llawen a siriol â phe buasai 
pob un wedi cael ei anrhydeddu ag ymweliad gan angel. Felly 
y dechreuwyd Cymmanfa Gyfíredinol Eglwys Iesu Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf yn Ninas y Llyn Halen Fawr, yr 
hon a alwyd i drefn yn y Tabernacl, gan y Llywydd Young, 
sm ddeg yn y boreu. 

3 


[pris 1 y. 


38 


TJDGORN SEIOn. 


Yn bresennol — O’r Brif Lywyddiaeth — Brigham Young, IÍC' 
ber C. Itimball, a Willard líichards. 

Y Patriarclr Llywyddol — Jolin Smith. 

O Gorwm y Deuddeg — O. Hyde, P. P. Pratt, John Taylor, 
W. Woodruff, E. T. Benson, G. A. Smith, A. Lyman, C. C. 
Rich, L. Snow, E. Snow, a Frank]in D. Richards. 

O Lywyddion y Deg-a-thrugain — J. Young, L. W. Hancock. 
Z. l’ulsipher, II. Herriman, B. L. Clapp, A. P. Roctwood, a 
J. M. Grant. 

Llywyddiaeth Corwm yr Arclioffeiriaàd — John Young, R. 
Cahoon, a G. B. Wallace. 

Llywydd yr Estynfa — David Eullmer. 

Uchel Gynghor Seion, Llywyddiaeth Corwm yr Henuriaid. 

Esgob Llywyddol — -Edward llunter. 

Y8grifcnydd y Gymmanfa — Thomas Bulloek. 

Reportiwr — G. D. Watt. 

Y Lli'Wydd Yodng a wnaeth ychydig o sylwadan rhag- 
arweiniol i’r Saint ; a dywedodd mai mewn ychydig o flynydd- 
oedd, “ y gallwn fe ddichon gael lle digon helaeth i gynnwys y 
Saint, er fod yr Eglwys, dair blynedd ar hugain yn ol, yn gyf- 
ansoddedig ond yn unig o chwech aelod.” 

Canodd y côr, “ On mountain tops in latter days,” &c. 

Gweddiwyd gan Jolin Taylor. Canodd y côr, “ Come, all ya 
sons of Zion,” &c. 

Yna “ trefn y dydd” a ddarllenwyd gan yr Ysgrifenydd. 

Y Llywydd Young a orfoleddai wrth agor y Gymmanfa o 
dan y fatli nodded ffafriol. 

Yna yr orymdaith a ymffurfiodd wrtli ddrws y wisgfa yn y 
drefn ganlynol — 

1. Miwsig milwraidd. Llumanau. 

2. Côr Pres Nauvoo. „ 

3. Perorwyr Ballo. „ 

4. Cadben Pettegrew „ gyda gosgorddlu. 

5. Cantorion. 

6. Y Prif Lywydd a’i Gynghorwyr, a’r oedranus Batriarch. 

7. Y Deuddeg Apostol, prif Lywyddiaeth y Deg-a-thrugain. 
a Llywydd a Chynghorwyr Corwm y f Henuriaid. 

8. Llywydd Corwm yr Archoffeiriaid, a’i Gynghorwyr, mewS 
cyssylltiad â Llywydd yr Estynfa, a’r Uchel Gynghor. 


bdcobn seion. 


19 


•). Yr Esgob Llywyddol, gyda’i Gynghorwyr, a Llywyddion 
yr Offeiriadaeth leiaf, a’u Cynghorwyr. 

10. Adeiladwyr a gweithwyr a ddewiswyd dros y dydd, gyda 
baniar, yn arddangos “ Gweithwyr Seion.” 

I I. ( adben Jlerril, gyda gosgorddlu, yn eu gwisg unffurf. 

Yna yr or ymdaith a gychwynodd trwy y rhes o osgorddlu 
i r gongl dde-ddwyreiniol o dir y Deml, tra safodd y cantorion 
yn y canol Cor Pres Nauvoo ar y làn ddwyreiniol, Perorwyr 
Cadben Jlallo ar y h'm orllewinol, a’r Peronvyr Milwraidd 
ar y moelglawdd de-orllewinol. V Cadücniaid Pettegrew, 
Hardy, a Merril, à’u gorehymynion, gan sefyll o flaen glàn y 
sylfaen-gloddiad (yr hwn oedd yu 16 troedfedd o ddyfuder) a 
chan symud o gongl i gongl gyda gosodiad y gwahanol feini 

• r Tr traSant ruthriad e<-™°dol y bobl, yr hyn a allai trwy 
ir ddaear roddi ffordd, beryglu bywydau llawcroedd, tra yr 
aeth y Llywyddion Young, ICÜnbaU, a Richards, ynghyd â’r 
Patnarcb John hmith, i osod y conglfacn de-ddwyreiniol : ac 
wedi ìddynt esgyn i’w ben, y còr a ganasant y gân ganlynol 

Deep in this holy ground 
These corner stones are laid: 

Rejoicing tbousands round, 

0 God! implore thine ai’d, 
dhat Zion uow may prospered be, 

And rear a Temple unto Thce. 

JIow long before thy throne 
Sliall holy martyrs bleed? 

How long shall spirits groan, 

And angels mercy plead? 

Full long we’ve toìied, full long l,avc bled, 
lo brmg redemption to our dead. 

Here let thy name be known, 

Thy blessings manifest, 

1 hat men thy truth mav own 
And ìn thy courts be blessed, 

All nations feel thy power d i v i r. e 
And come and worship at thy shrine. 

A _yoice from out the ground 
Is heard in accents low, 

And spirits, whispering round 

1 he secret fain would know— 

Ihe tirne I The time ! The loug sought hour, 

The time decreed for Zion’s power. 



40 


CDGORN SEIOK. 


Whcn heaven's royal line 
Shall rule this lower sphere, 

And Priests and Iiings divine 
In robes of light appear, 

And Saints and Angels, throned in might, 

Suhmerge the earth in endless light; 

While lieights and depths combine 
In one harmonious song, 

And in full chorus join 
The anthem echo long — 

’Tis free! ’Tis free! The world is free ! 

The Saints have gained the victory. 

Yna y Lltwtod Yocno a ddarllenodd, oddiar y gareg, y 
ganlynol 

ARAETH. 

Yr ydym wedi ymgynnull y boreu hwn ar un o’r achlysuron 
mwyaf difrifol, dyddorawl, hyfryd, a gogoneddus, ag sydd wedi 
cymmeryd Ile, neu i gymmeryd llc, yn mysg plant dynion, tra 
y parhao y ddaear yn ei chorffoliad presennol, ac y cafifo ateb 
ei dybenion presennol. Ac } T r wyf fi yn cyd-lawenhau â’m 
brodyr a’m chwiorydd mai ein braint annhraethol yw sefyU 
yma heddyw, a gweinyddu gerbron yr Arglwydd, ar achlysur 
a achosodd i dafodau ac ysgrifeUau Prophwydi i lefaru ac ys- 
grifenu dros ugeiniau lawer o ganrifoedd mynedoL 

Pan babeUodd yr Arglwydd Iesu Grist yn y cnawd — pan 
adawodd efe ardaloedd mwyaf dyrchafedig gogoniant ei Dad, 
i ddyoddef a thywallt ei waed dros greaduriaid pechadurus a 
syrthiedig, fel ein hunain, ac yr ymgynnullodd y hobl oddi am- 
gylch iddo, rhyw wr a ddywedodd wrtho, “ Athraw, mi a’th 
ganlynaf i ba le bynag yr elych.” A’r Iesu a ddywedodd 
wrtho, “ Mae ffauau gan y Uwynogod, a chan ehediaid y nef- 
oedd nythod; ond gan Fab V Dyn nid oes le i roddi ei ben i 
lawr.” Ac nid oes hanes genym i’r dyn hwn ei ddilyn ddim yn 
mhellach. 

Paham nad oedd gan Fab y Dyn le i roddi ei ben i lawr? 
Oblegid nad oedd tŷ gan ei Dad ar y ddaear — dim un wedi ei 
gyssegru iddo ef, a’i gadw at ei unig wasanaeth ef, a lleshad 
ei blant ffyddlawn. 

Yr oedd yr Arch a gynnwysai y cyfammod — neu Arch y 
Cyfammod yn nyddiau Moses, yn cynnwys y cof-ysgrifau cys- 


CDGOBS SEIOS. 


41 


scgredig, yn caet ei symud o le i le mewn ccrt. Ac yr oedd yr 
Arch hono mor gyssegredig, fel pan estynai dyn ei fraicli i’w 
dal, pan ysgydwai y cert, y tarewid ef, ac y byddai farw. Ac 
och Dduw na chai pawb a gynnygiai wneyd yr un peth yn yr 
oes hon (a llefaru yn ffigyrol), fod yn gyfranog o’r un dynghed. 
A hwy a fyddant yn gyfranog o honi hwyr neu hwyrach, os na 
chadwant eu dwylaw, a'u tafodau hefyd, yn eu lleoedd priodol, 
ac attal cynllunio trefn Duwiau y bydoedd tragywyddol. 

Pan orphwysai Arcli y Cyfammod, neu pan gai plant Israel 
gyfleusdra i orphwys (canys yr oeddynt hwythau yn cael eu 
blino a’u hcrlid yn debyg i Saint y Dyddiau Diweddaf), yr Ar- 
glwydd a orchyni}'nodd i Dabernael gael ei adeiladu, yn mha 
un y cai Arch y Cyfammod orphwys a bod yn sefydlog. A 
rhoddwyd hyfforddiadau penodol trwy ddadguddiad i Moses, 
pa fodd y cai pob rhan o’r Tabernacl crybwylledig ei wneutliur, 
hyd at y lleni — eu rhif, ac o ba beth y caent eu gwneuthur ; 
a’r tô, a’r coed at y byrddan, ac at y barau, a’r gynteddfa, a’r 
hoelion, a’r llestri, a’r dodrefni, a phob petli pcrthynol i’r Ta- 
bernacl. Paham yr oedd ar Moses anghen y fath ddadguddiad 
manwl er adeiladu TabernacP Oblegid nad oedd erioed wedi 
gweled un, a dim yn gwybod pa fodd i'w adciladu heb ddad- 
guddiad, neu heb gynllun. 

Felly y bu Arch y Cyfammod hyd ddyddiau Dafydd, brenin 
Israel, yn aros neu breswylio mewn Tabernad, neu babell. 
Eithr i Ddafydd, rhoddodd Duw orchymyn am iddo adeiladu t_v 
iddo ef, yn mha un y gallai Ef ei hun breswylio, neu ymweled 
ag ef, ac yn yr hwn y gallai gyfrinachu â'i weision pryd y 
mynai. 

Er y dydd yr arweiniwyd plant Israel allan o’r Aifft hyd 
ddyddiau Solomon, nid oedd gan y Jeliofa un orphwysfa ar y 
ddaear (a pha cyhyd eyn y dydd hwnw, nid yw’r hanes yn 
gyhoeddedig), eithr rhodiai yn y babell neu’r Tabernad, o flaen 
yr Arch, megys y gwelai yn dda, heb le ganddo i roddi ei ben 
i lawr. 

Ni clianiatawyd i Dafydd adeiladu y tŷ y gorchymynwyd 
iddo ei adeiladu, oblegid mai “ gwr gwaediyd” oedd ; hyny yw, 
yr oedd yn cael ei amgylcbynu gan elynion o bob tu. a gorfu 
arno dreulio ei ddyddiau mewn rhyfel a tbywallt gwaed er 
achub Israel (yn debyg iawn fel y gwnaeth Saint y Dyddiau 



45 


ÜDGORÎî SEION. 


Diweddaf, ond iddo ef gael y fraint o amddiffyn ei hun a’i hobl 
rliag terfysgwyr a llofruddion, tra y nacèir i ninnau hyd yma y 
fraint hono) ; ac o ganlyniad, nid oedd amser ganddo ef i adeil- 
adu tŷ i’r Arglwydd, eithr gorchymj’nodd i’w fab Solomon, yr 
hwn a'i dilynodd ar yr orsedd, i gyfodi y Deml yn Jerusalem, 
yr hon a ofynai Duw ar ei ddwylaw ef. 

Cynllun y Deml hon — hyd, a lled, ac ucbder y cynteddau tu- 
fewnol ac allanol, ynghyd â’r holl ddodrefn perthynol iddynt, 
a roddwyd i Soiomon trwy ddadguddiad, o’r ffynnonell gyfreith- 
lawn. A phaham yr oedd y cynllun dadguddiadol liwn yn 
anghenrheidiol ? O herwydd nad oedd Solomon erioed wedi 
adeiladu Teml, ac am nad oedd yn gwybod pa beth oedd yn 
anghenrheidiol yn nhrefniad y gwahanol ystafelloedd, yn ddim 
gwell nag y gwyddai Moses pa beth oedd eisieu yn y Tabernacl. 

Y Deml hon (a elwid Teml Solomon, oblegid mai Solomon 
oedd y pen gweithiwr) a orplienwyd rywbryd yn flaenorol i 
ymddangosiad Mab y Dyn ar y ddaear, ar agwedd baban Beth- 
lehem ; ac yr oedd wedi ei chyflwyno fel Tỳ yr Arglwydd, a’i 
derbyn fel gwaith gorphenedig gan y Tad, yr hwn a orchym- 
ynodd iddi gael ei hadeiladu, fel y gallai ei Fab gael gorphwysfa 
ar y ddaear, pan yr elai ar ei genadiaeth. 

Paham, ynte, y dywedodd yr Iesu wrth y dyn a rydd-ewyll- 
ysiodd i’w ddilyn ef pa le bynag yr elai, “ Gan Fab y Dyn r.id 
oes le i roddi ei ben i lawr?” Fe wyddai yr Iesu amy Sant a’r 
caniynwr honedig mai rhagrithiwr ydoedd, ac os dywedai efe 
wrtho yn eglur na wnai ymdaro gystal â'r ehediaid a’r llwyn- 
ogod, y gadawsai ef ar unwaith, ac arbedai hyny lawer o 
drafferth i’r Iesu. 

Eithr pa fodd y gallai ymadrodd yr Iesu, “ nad oedd ganddo 
le i roddi ei ben i lawr,” fod yn wirionedd? O lierwydd fod y 
tỳ y gorchymynodd ei Dad ei adeìladu at ei dderbyn, er yn 
orphenedig, wedi ei halogi ; ac oddiwrth hyn y tarddodd y 
geiriau, “ Tŷ gweddi y w fy nhŷ i ; eithr chwi a’i gwnaethoch 
yn ogof lladron ;” ac efe a wnaeth illangell o fàn reffynau, ac a 
yrodd y gwerthwyr colomenod a’r newidwyr arian oll allan o’i 
dŷ, ac a ddadymchwclodd eu byrddau ; eithr ni wnaeth hyny 
buro y tŷ, fel y gallai gysgu ynddo, canys ni all peth santaidd 
drigo mewn Teml aflan. 

Os na allai yr Iesu roddi ei ben i lawr mewn teml aflan ac 


UDGOItN SEION. 


M 


ìmlogedig, pa fodd y gall Saint y Dyddiau Diweddaf ddysgwyl 
i’r Ysbryd Glân drigo gyda hwynt, yn eu tabernaclau a’u temlau 

0 glai, oddieithr iddynt gadw eu hunain yn bur, difrycheulyd, 
a dihalogedig ? 

Nid yw yn un rhyfeddod i Fab y Dyn, yn fuan ar ol ei adgy- 
fodiad o’r bedd, i esgyn at ei Dad, canys nid oedd lle ganddo ar 
y ddaear i osod ei ben i lawr; yr oedd ei dŷ o hyd yn meddiant 
ei elynion, fel na chai neb y fraint o’i buro, pe meddent y tuedd- 
fryd, ac o’r ochr arall y gallu i’w wneyd; a’r cyfanneddwyr o 
liono oeddynt brofleswyr mewn enw, eithr mewn gwirionedd yn 
ragrithwyr a gwrthgilwyr, oddiwrth ba rai ni ellid dysgwyl 
un peth da. 

Yn fuan ar ol esgyniad yr Iesu, trwy derfysgiaeth, merthyr- 
dod, a gwrthgiliad, aetli Eglwys Crist ar ddifancoll o’r ddaear ; 
y plentyn gwrryw, sef yr Offeiriadaeth santaidd, a gymmerwyd 

1 fyny i’r nef, o ba le y daeth ; ac nid ydym yn clywed rhagor 
am dani ar y ddaear, hyd nes yr adferwyd hi gan angylion í 
Joseph Smith, trwy weinidogaeth yr hwn y cafodd Eglwys Iesu 
Grist ei hadferu a’i hail-gorffoli ar y ddaear, dair mlynedd ar 
hugain yn ol, i’r dydd hwn, o dan yr enw “ Saint y Dyddiau 
Diweddaf,” er eu gwahaniaethu oddiwrth Saint y dyddiau gynt. 

Yn fuan wedi hyn, yr Eglwys, trwy ein lianwyl Brophwyd 
Josepli, a orchymynwyd i adeiladu Teml i’r Gorucliaf, yn Kirt- 
land, Ohio ; a dyma y Tỳ nesaf o eiddo yr Arglwydd a glywn 
sôn am dano ar y ddaear, er dyddiau Teml Solomon. Nid yn 
unig fe dderbyniodd Joseph ddadguddiad a gorchymyn i adeil- 
adu Ternl, eithr efe a dderbyniodd gynllun hefyd, megys y 
cafodd Moses at y Tabernacl, a Solomon at ei Deml; canys heb 
gynllun nis gallasai wybod pa beth oedd eisieu, gan na welodd 
un erioed, ac na fu wybyddus o’i gwasanaeth. 

Heb ddadguddiad, nis gallai Joseph wybod pa beth oedd 
eisieu fwy nâ rhyw ddyn arall ; ac heb orchymyn, yr oedd yr 
Eglwys yn rhy anaml mewn nifer, yn rhy wan mewn ffydd, ac 
.yn rhy dlawd mewn pwrs, i gynnyg at y fath orchwyl mawr. 
Eithr trwy offerynoliaeth yr holl gymhellyddion hyn, — dyrnaid 
bach o wyr, yn byw ar wynt, ac ychydig rynion a llaeth, ac yn 
fynych halen neu ddim halen pan na ellid cael llaeth — y Pro- 
nhwyd mawr Joseph, yn y chwarel, y r n tori y graig â’i ddwylaw 
,ei hun ; a’r ychydig y pryd hyny yn yr Eglwys, yn dilyn ei 



44 


BBOOBN 6EION. 


esiampl o ufydd-dod a diwydrwydd lie bynag yr oedd fwyaf o 
anglien ; a gweitliwyr ar y muriau, yn dal y cleddyf yn un 
llaw er amddiffyn eu bunain rhag y terfysglu, tra y lleolent y 
gareg ac y symudent y llwyar â’r liall, — cafodd Teml ICirtland, 
yr ail Dŷ o eiddo yr Arglwydd, ag y meddwn hanes cyhoedd- 
edig am dano ar y ddaear, ei orphen cyn belled ag i gael ei 
gyssegru. A’r Henuriaid cyntaf hyny a gynnortiiwyasent i’w 
adeiladu, a dderbyniasant gyfran o’u cynnysgaetliiadau cyntaí, 
neu gallem ddywedyd yn fwy eglur, rai o’r ordinhadau cyntaf, 
neu ragarweiniol, neu gychwynol, yn rag-barotoadol i gynnysg- 
aethiad. 

Nid oedd yr ordinhadau rhag-barotoadol a weinyddwyd yno, 
er eu hanrhydeddu gan w einidogaeth angjrlion, a phresennoldeb 
yr Arglwydd Iesu, ond cyffelybiaeth ddiffygiol o ordinhadau 
Tŷ yr Arglwydd yn eu cyflawnder; etto, trwy gyrhyrfiad y 
diafol, meddyliodd Uawer iddynt dderbyn yr oll, ac y gwyddent 
gymmaint â Duw ; maent hwy wedi gwrthgilio, a myned i 
uffern. Eithr byddwch sicr, írodyr, nad oes ond ychydig, 'ie, 
ychydig iawn o Henuriaid Israel, yn awr ar y ddaear, a wydd- 
ant ystyr y gair cynnysgaethiad. Er gwybod, rhaid iddynt fod 
yn brofiadol; ac er bod yn brofiadol, rhaid i Deml gael ei 
hadeiladu. 

Gadewch i mi roddi yr ystyr i chwi yn fyr. Eicli cynnysg- 
aethiad yw, derbyn yr holl ordinhadau hyny yn Nhŷ yr Ar- 
glwydd, ag sydd yn anghenrheidiol i chwi, ar ol ymadael â’r 
bywyd hwn, er eich galluogi i rodio yn ol i bresennoldeb y Tad, 
gan fyned heibio i’r angylion a safant fel gwyliedyddion, a 
bod yn abl i roddi iddynt y trwydd-eiriau, yr arwyddion a’r 
dangosiadau perthynol i’r Offeiriadaeth santaidd, a chyrhaedd 
eich dyrchafiad tragywyddol, er gwaetliaf daear ac uffern. 

Pwy, yn y gynnulleidfa hon, a dderbyniodd ac a ddeallodd y 
fath gynnysgaethiad? Nid oes aehos i chwi ateb. Eich lleis- 
iau a fyddent yn ychydig ac anaml ; etto y mae yr agoriadau 
at y cynnysgaethiadau hyn yn eicli plith, ac y mae miloedd 
wedi eu derbyn hwynt, fel na raid i’r diafol, a’i holl gynnorth- 
wywyr, dybied y gall etto ddyfetha yr Offeiriadaeth santaidd 
oddiar y ddaear, tnvy ladd ychydig, canys ni fedr ei wneyd- 
Mae Duw wedi estyn ei law, am y waith olaf, i waredu ei bobly 
sef yr onest eu calonau, ac nis gall Lusiffer ei attal. 



UDGORN SHIOM. 


Cya y gallai y cynnysgacthiatlau liyn gael eu rlioddi yn Kirt- 
land, gorfu i’r Saint ffoi rliag y terfysg-luoedd. A thrwy dra- 
fferth a llafur beunyddiol, cawsant ìcoedd yn Missouri, lle y 
gosodasant gonglfeiui Temlau, yn Scion a'i Iíestynfeydd; ac 
yna gorfu iddynt encilio i Illinois, er achub bywydau y rliai a 
allent ddianc ymaitli yn fyw o Missouri, lle syrthiodd yr Apos- 
tol David W. Patten, gyda llawcr o gymdcithion creill, a lle 
y cafodd Jo6eph ac Ilyrum, a llawer ercill, eu carcharu mewn 
daeardai ffiaidd, a’u bwyda â chnawd dynoL Eitlir cyn i hyn 
oU fyncd licibio, yr oedd y Demi, yn Kirtland, wedi syrthio i 
ddwylaw dynion drygionus, ac wedi cael ei lialogi ganddynt. 
fel y Dernl yn Jerusalcm, ae o gaulyniad wedi eael ei gwrthod 
gan y Tad a’r Mab. 

Yn Nauvoo, cysscgrodd Joseph Denil arall, y drydedd mewn 
hanesyddiaeth. Efe a wyddai am yr hyn oedd yn eisieu, cany» 
yr oedd yn fiaenorol wedi rhoddi eu cynnysgaethiad i’r rhan 
fwyaf o’r personau neillduol ag oedd o’i flaen y pryd liyny. 
Nid oedd anghen dadguddiad aruo ef, ynte, ynghylch peth y bu 
yn hir brofiadol o liono, mwy nag sydd ar y rliai hyny yn awr 
ag a fuont brofiadol o’r un pcthau. Dim ond Ue y mac profiad 
yn methu, y mae eisieu dadguddiad. 

Cyn i Deml Nauvoo gael ei gorphen, cafodd Joseph ei lof- 
ruddio — ei lofruddio yn ngoleu yr haul, o dan nodded y lywod- 
raeth ardderchocat’ a fodolai y pryd hyny, ac a fodola yn awr, 
ar ein daear. A roddwyd iawn am ei waed? Naddo! A pha- 
ham? Ni roddwyd iawn erioed am waed merthyr i wir gref- 
ydd ar cin dacar. Nid oes gallu gan un dyn, na chenedl o 
ddynion, heb yr Offeiriadae\li, i roddi iawn dros bechod felly. 
Mae eneidiau pawb felly, er dyddiau yr Iesu, “ o dan yr allor,” 
ac yn gwaeddi ar Dduw, ddydd a nos, am ddial. Ac a gant 
hwy waeddi yn ofer? Na ato Duw. Efe a addawodd y gwran- 
dawai hwynt yn ei ainscr da ei hun, ac yr ad-dalai wobr 
gyfiawn. 

Eithr betli am y Demi yn Nauvoo? Trwy gymhorth y 
cleddyf mewn un Uaw, a’r llwyar a’r morthwyi yn y UaU, gydag 
arfau tân wrth law, a mintai gref o heddgeidwaid, ynghyd à 
bendithion y nef, darfu i’r Saint, trwy newyn, a syched, a 
lludded, a gwylio, a gweddio, orphen y Deml cyn belleil, cr 
gwaethaf dyfeisiadau y terfysglu, fcl y derbyniodd Uaweroedd 



40 


CnGORN’ SUIOÎf. 


gyfran fach o’u cynnysgaethiail; cithrni iryddom am un a’i der- 
byniodd yn ei gyflawnder. Ac yna er achub bywydau yr holl 
■Saint rhag Uofrcddiaeth greulawn, ni a symudasom tua’r gor- 
ilcwin ; a chan gael ein harwain gan lygad hoU-ymcliwiIgar y 
.Tehofa tnawr, ni a gyrhaeddasom y lle hwn. 

Am ein taith yma, nid oes anghen dweyd dim, ond yn unig 
mai Duw a'n harweiniodd. Am ddyoddefiadau y rhai a orfod- 
wyd i adael Nauvoo yn ngauaf 1846, nid oes anghen i ni 
ddweyd dim. Mae y rhai a fu yn brofiadnl yn gwybod; a dy- 
wedyd wrth y rhai na fu yn brofiadol, fyddai gyffelyb i ddangoi 
llun liardd i ddyn dall. 

Nid aroswn i fynegi wrtliych am ddyoddefiadau gwragedd 
gweddwon a phlant amddifaid ar diroedd Omaha, tra yr oedd 
eu gwyr a’u tadau yn teithio gwastad-diroedd llosgadwy y 
Deau, i ymladd brwydrau gwlad ag a’u halltudiodd hwy oddi- 
wrth wareiddiant, eanys hwy a sicrasant y tir ar yr hwn y 
trigwn, oddiwrth elynion ein cenedl; dadguddiasant aur Cali- 
ffornia, a throisant y byd y tn isaf i fyny. Mae yr holl bethau 
hyn o’ch blaen — chwi a’u gwyddocli, ac nid oes eisieu i ni eu 
hail-adrodd wrthych. 

Tra yr oedd y pethau hyn yn cymmeryd Ue gyda’r Saint yn 
yr anialwch, darfu i’r Deml yn Nauroo fyned i ddwylaw y 
gelyn, yr liwn a’i halogodd i’r graddau hyny nes i’r Arglwydd 
nid yn unig beidio ei thrigfanu, eitlir ffieiddio ei chael wedi ei 
galw ar ei enw, a chaniatâu i ddigofaint ei meddiannwyr i’w 
phuro trwy dân, fel arwydd o’r hyn a syrthia yn ebrwydd ar- 
nynt hwy a’u trigfanau, os na edifarhant. 

Ond i ba beth yr ydym ni yjjia heddyw? I gadw dydd 
genedigaeth ein crefydd ! I osod sylfaen Teml i’r Goruchaf 
Dduw, fel pan ymddangoso drachefn ei Fab, a’n Brawd henaf, 
y gallo gael lle i osod ei ben i lawr, ac nid yn unig aros noson 
neu ddiwrnod, eitlir cael lle o heddwch, fel y gallo drigo nes y 
medr ddywedyd, Mi a foddlonwyd. 

Frodyr, a gaiff Mab y D_vn ei foddloni â'n gweithrediadau y 
dydd hwn? A gaiff ef dí' ar y ddaear, ag y gall ei alw yn 
•eiddo ei hun ? A gaiff ef le i osod ei ben i lawr, a gorphwys 
dros nos, ac aros cy hyd ag y myno, a chael ei foddio â’i letty ? 

Mae y rhai hyn yn gwestiynau i chwi i’w hateb. Os dywed- 
svch y caifí; bydd genych chwi i wneuthur y gwaith, neu f« 


TJDOOIÎS 8EIOS. 


47 


frdil hcb ci wncuthur. Niil yilym vn ymofyn dim prwpmDch- 
wyr ynghylch y Deml hon. Os na ellwch ddechrcu yn siriol, 
a myned trwy waith yr lioll adeilad yn siriol, cycliwynwch i 
Califlornia, a goreu oll po gyntaf. Gwncwcli i chwi lo aur, ac 
addolwch ef. Os nad yw eich gofal am Ordinhadau iachawdwr- 
iacth, drosoch cicli liunain, cich byw, a’cli mcirw, yn gyntaf a 
blaenaf yn eich calonau, yn eich gweithrcdocdd, ac yn mhob 
petli a feddwch, cwch ! talwcli eich dyledion, os oes arnoch rai, 
ac ewcli mewn taagncfedd, a phrofwch i Dduw a'i holl Saint 
eicli boit yr hyn a broffeswch fod, trwy cich gweithredoedd, sef 
yn Dduw y duwiau, ac yn gwybod mwy ni’r Ilwn a’ch 
gwnacth. 

F.ithr os ydych yr hyn a broffeswch fod, gwncwch eich dyled- 
•wydd, aroswch gyda’r Saint, talwcli cicli dcgwm, a byddwch 
mor barod i dalu ag ydych i liorthi eich teulu ; a’r Deml, yr 
lion y gosodasom yn awr ei chongllacn de-ddwyrciniol, a gyfyd 
mewn gwychder a harddwch, mewn dull ac amser uad ydych 
hyd yma wedi ei wybod na'i ddychymmygu. 

Mae Saint y dyffrynoedd hyn wedi cynnyddu mewn cyfocth, 
a chyflawnder o gysuron bywyd, mewn modd digyffelyb byd 
yma ar dudalen lianesyddiaeth, ac os gweithredant hwy tuag 
at cu Tad Ncfol, fel ag y mae ef wedi gweithreiiu tuag atynt 
hwy, bydd y Deml hon yn fuan wcdi ei liamgau. Ond os ewch 
i fcddwl am elwa gyda dycitliriaid yn pasio heibio, fel ag y mae 
Uawer hyd ynia wedi gwncyd, ni fyddwch byw i weled careg 
uchaf y Dcml hon yn cacl ei gosod ; ac fe fydd eich Uafur a’cli 
Uuddcd drosoch eich hunain a’ch cyfeillion, byw a marw, yu 
waeth nâ phe buasech heb fodoli. 

Cyflwj-nwn hwn, conglfacn de ddwyreiniol y Deml hon, i’r 
Goruchaf Ddnw. Arosed mcwn lieddwch hyd nes y gorpheno 
ci waitli, ac hyd nes y byddo i’r Hwn a dueddodd ein calonau 
i gyfiawni prophwydoliacthau ei brophwydi santaidd (fel y 
byddai i Dỳ yr Arglwydd gacl ei adeiladu “ yn mhen y myn- 
yddocdd’’), gael ci foddloni, ac iddo ddywedyd, Digon yw. A 
bocd i bob pcrelien tafod, ysgrifell, ac arf, a gyfodo yn crbyn 
hwn, neu unrhyw gonglfaen arall o'r adeilad yma, deimlo 
digofaint a ffrewyll Duw llidiog! Boed peehaduriaid yn Seion 
yn ofnog, a dycliryn a frawycho y rhagritliiwr, o’r awr hon 
allan. A boed i bawb na tlieimlout i ddywedyd Aroen. fyned 


48 


ÜDGORN SEION. 


ar ffrwst i’r nos hirfaith liono o orphwysdra, o ba un ni ddihuna 
y cysgadur ncs ei ddeffroi gan udgorn yr ail adgyfodiad. 

Y LLywrDD Rlmball a offrymodd y ganlynol 
WEDDI. 

O Dduw, y Tad tragywyddol, yn enw dy Fab Iesu Grist o 
Nazareth, ceisiwn genyt y pryd hwn i edrych arnom yn dy 
drugaredd. Ti a weli fod dy weision, Brigham a’i Gynghor- 
wyr, wedi gosod prif gonglfaen Tŷ santaidd, yr hwn ydym yn 
ngliylch ei gyfodi i’th enw. Dymunwn wneyd hyny â dwylaw 
glân a chalonau pur ger dy fron di, ac o flaen dy engyl santaidd. 

Diolcliwn i ti am ganiatâu i ni fyw yn y cnawd, ac i gael lle 
ar dy droedfainc, a chyfranogi yn feunyddiol o haelionusrwydd 
dy ddwylaw ; canys ti yw ein Tad, ac Iesu Grist yw ein 
Brawd hynaf. 

Yn gymmaint, O Arglwydd, ag y dymunwn gyfodi Tŷ i’th 
enw, fel, os mai da genyt fydd dyfod a chymmeryd dy breswyl 
ar y ddaear, y gelli gael lle i osod dy ben i lawr, gweddiwn ar i 
ti ein cynnorthwyo i’w gyfodi mewn purdeb ger dy fron di, a’r 
lluoedd nefol. 

Gofynwn genyt ein cynnorthwyo i ymddwyn yn y fath fodd, 
fel y byddo yr holl brophwydi santaidd, angylion y nefoedd, 
gyda Thi a’th Fab, yn ddiwyd yn wastadol er ein llwyddiant 
ni, yn y gwaith o iachawdwriaeth a bywydau tragywyddol. 
Bendithia ni yn yr ymgais hon i ogoneddu dy enw. Bendithia 
y rhan hon o’r ddaear y trigwn arni, 'ie, dyffrynoedd hyn y 
mynyddau, y rhai a gyssegrasom i’th enw. Pâr iddynt ddwyn 
allan gynnyrchion y tir, mewn cyflawnder mawr. Bendithia 
yr hadau a osodir j'nddo gan dy weision a’th law-forwynion. 
Ac yn gymmaint â bod eu gogwyddiad i wneuthur dy waith di, 
ac adeiladu Teml i’th enw, yr hyn yw eu bwriad a’u pender- 
fyniad diysgog, bydded y nefoedd â’i thiriondeb arnynt. Bydd- 
ed y ddaear yn santeiddiedig er eu lles ; a’r liadau a daflont 
iddi, a gynnyrcho yn ol iddynt ar eu canfed. Gweddiwn ar i 
ti fendithio y cyfryw wrrywod a benywod — bendithion yr IIoll- 
alluog a orphwyso yn helaeth arnynt, ac a’u lliosogo yn eu 
teuluoedd, yn eu corlanau a’u deadelloedd, ac a’u bendithio 
mewn nerth ac mewn iechyd, mewn iachawdwriaeth, ac mewn 
by wydau tragy wyddol. 



ÜDGOltN 8EION. 


49 


Gwcddiwn hefyd dros y rliai hyny nad ydynt yn tcimlo yn 
ffafriol at dy waith — na foed i’th fendithion eu canlyn, ond 
bydded iddynt fyned yn ol ac nid yn mlaen; bydded iddynt 
wywo a plieidio cynnyddu ; a bydded i’r cryfdwr a allent fod 
wedi ei dderbyn, trwy eu ffyddlondcb tuag at dy waith, gacl ei 
amlliau a’i ranu yn tnysg dy weision hyu, y rhai ydynt ben- 
derfynol i gadw dy orchyniynion di, ac i santciddio eu serch- 
iadau tuag atat. 

Edrycli ar dy was Brigham, O Arglwydd, a gâd i’th Ysbryd 
santaidd orphwys yn nerthol arno y dydd hwn, ac o hyn allan. 
Boed iddo fyw i hyfforddi ynghylch adeiladiad dy dỳ, i weled 
y gareg uchaf yn cael ei gosod gyda gorfoledd, ac i gyflwyno 
allweddau iacliawdwriaeth a bywyd tragywyddol i’w- frodyr o’i 
fewn. Bendithia ei Gyngliorwyr gydag ef ; boed iddynt fyw 
i oedran têg, a gogoneddu Duw trwy eu holl ddyddiau : na foed 
eisieu byth arnynt am fwyd a dillad, am dadau a mamau, am 
wragedd a phlant, ac am allu dy Ysbryd i’w hysbrydoli liwy, 
a’r rhai a roddaist iddynt. 

Tywallt allan dy Ysbryd ar dy weision, y Deuddeg Apostol; 
dy allu a drigo gyda hwynt, er eu liaddasu i’r alwedigaeth gyf- 
rifol y galwaist hwynt iddi. Hefyd, mewn cyssylltiad â hwynt, 
gorpliwysed dy Ysbryd ar Gorwmau y Degau-a-tlirugain, yr 
Archoffeiriaid, yr Esgobion, yr Uchel Gynghor, yr Henuriaid, 
Offeiriaid, Athrawon, a’r Diaconiaid ; ac ar bob aelod ffydd- 
lawn o’th Eglwys yn nyffrynoedd hyn y mynyddau, ac yn yr 
holl fyd. 

Yn awr, O Dduw, cyflwynwn y gareg lion i ti. Bydded y 
fan hon yn santaidd, a’r oU a berthyna iddi. Ac yn gymmaint 
ag y bydd gelyn, neu berson yn ewyUysio drwg i’th Dý, yn 
ymdrechu gosod maglau i draed dy bobl, bydded iddynt gael 
eu dal yn eu rhwyd eu hunain, eu dymcliwelyd yn eu lianhaws- 
dra eu hunaÌD, a bod heb aUu, na dylanwad mewn un modd, 
i niweidio dy Saint o’r pryd hwn aUan ac yn dragywydd. 
Bydded i aUu Duw nerthol Jacob amddiffyn dy weisioD, gan 
eu galluogi i weini cyfiawnder ger dy fron di, yr Arglwydd 
ein Duw. 

Gwrandaw ni, O Arglwydd, canys cyflwynwn Iiwd, y congl- 
faen de-ddwyreiniol, i ti, gan weddio ar iddo gael huno mewn 
heddwch, a’i gadw rhag dadfeilio, oblegid prif gonglfaen y Tỳ 



50 


ÜDGOBS 6EJON. 


a adeiladwn i’th enw ydyw. Bydded i’r unrhyw fendithion 
tbd mewn eyssylltiad á’r tri conglfaeu arall, a’r lioll weithiau a 
osodo dy weision eu dwylaw i’w gwneuthur, o’r pryd hwn allau 
ac yn dragywydd. 

Benditliia y pcn saer, yr arolygydd, a blaenoriaid yr amryw- 
iol ddospartliiadau, a’r lioll law-weithyddion a godant law, neu 
a symudant bcth er adeiladiad a pherífeithiad dy dý liwn ; a 
darpara drostynt hwy, eu gwragedd, eu plant, a’r oll a berthyna 
iddynt, fel na í'o arnynt eisieu un peth da neu anghenrheidiol, 
tra y byddont yn dy wasanaeth, ac o’r pryd liwn allan ac yn 
dragy wydd . 

Cyflwynwn ein hunain i Ti, ynghyd á’n gwragedd, ein plant, 
ein da, a’n defaid, a’r lioll sefydliadau a berthynant i dy bobl 
yn nyflrynoedd y mynyddau. A’r hoU glod, a’r gogoniant, a 
roddwn i’r Tad, y ilab, a’r Ysbryd Glán. Amen. 

Canodd y côr 

Y D E M L. 

CA N MISS E. R. SSUW. 

Ein cyfnod ni heddyw sy’n dair mlwydd ar hugain, 

Ac wele’r Gorllewin gau bobloedd yn fy w ; 

Penododd Duw Abra’m, sef Duw mawr rhyfeloedd, 

Sy’n arwain i goncwest, in’ artref mwy gwiw. 

Cydgor. 

Y Deml ! y Deml ! cyfodwn y Deml— 

Can’s Uys iachawdwriaeth, a goleu-dŷ yw, 

A gwawl ar y bryniau, a gwialen drygioni, 

A phorth i angylion, a throthwy i Dduw, 

Conglfeini, sef sylfaen y Deml, mewn heddwch, 

Osodwyd yn ÎJinas ein. Brigham i lawr ; 

Yn ’stefyll gwych Israel, y tir cyssegredig, 

Lle trecha cyflawnder, a’r gwir lwydd yn fawr. 

YDeml! y Deml! &c. 

Newyddion daionus i’r ’sprydion yn ngharchar, 

A Saint yr holl wledydd ac ynysoedd y môr ; 

Ceir Teml i’r Arglwydd yn mhen y mynyddoedd, 
Llawenydd i lysoedd goruchel yr Iór. 

Y Deml ! y Deml! &e. 

Llonhewch, chwi rai addfwyn a drylliog o galon, 
Gwarediad eich Seion sy’n agos wrth lawj 



T3DG OBN 8K10K. 


51 




!lcn ga ei rhwygo, a’r Saint ailgyfoûant, 
A Tlieyrnas y nefoed'i ar fyrder a ddaw, 
Y Dernl! y Deuil! &e. 


Daw’r Arglwydd a geisiwch yn sydyn i’w Deml, 
Yr angel cyfammod fu’n swuio’n eicii cân ; 
Holl Israel a bura fel aur yn y tfwrnais, 

Gan ddifa y sorod yn angerdd y tân. 

Y Deml! y Deml ! &c. 


Dadseiniwcli gân moliant i’r Tad tragywyddol, 

Yr hwn a rydd luniaeth i’w blant yn mhob gair; 
Bendigaid fo Brigham, ac Heber, a Ẅillard, 

Ei lais awdurdodol yn nghanol y ddae’r. 
YDeml! y Dernl! &c. 

(I’w barhau.) 


YSBRYD Y CHWÍORYDD YN Y DYFFRYN'. 

Dtjfyniad o lytliyr oddiwrth y cliwaer Sarah Jeremy, at ei phriod, 
sef yr Ilcnunad Thomas Jcremy. 

Yr wyf wedi treulio y gauaf diweddaf yn fwy cysurus o ran fy 
mywioliaeth, nag un amser er pan ddaethym yma ; yr oedd 
genyf ddigon o bob peth oedd arnaf eisieu Mae y gwenith yn 
debyg o fyned yn brin, ond fe agora fy Nhad nefol ryw fiordd 
i ni gael digon etto. Mae llaw fy Nliad nefol wedi bod, ac yn 
bod gyda mi, er pan ymadawsoch, a hyny mewn modd gwyrth- 
iol iawn mewn llawer o bethau. Yr wyf yn diolch iddo am hyn. 
Yr wyf fel pe bawn yn dysgwyl cael eieh gweled yn dyfod 
tuag at y tỳ, ond yn ofer. Nid wyf yn dymuno eich gweled 
yn dyfod yn ol, cyn y byddoch wedi cwpla eich gwaith dros 
eich Tad nefol ; yr wyf fi yn gobeithio y bydd iddo ef roddi 
nerth i chwi gofio eicli cyfammodau, ac i fod yn ystwyth fel ag 
yr ydych wedi bod. Gobeithio y bydd i chwi, yugliyd á’r brod- 
yr ereill, fod yn ofierynau defnyddiol yn Uaw fy Nhad nefol, i 
achub miloedd. Nid wyf yn ysgrifenu y pethau hyn atoch er 
mwyn eich cynghori: gwn nad oes genyf hawl i gyngliori yr 
hwn sydd wedi cael ei osod yn ben arnaf ; ond fy awydd yw 
cael fy acliub trwyddocli chwi, ac nid trwy neb arall. Fy Nhad 
nefol a roddo nerth i mi bob amser i fod yn ufydd i chwi. * 
* * Yr wyf wedi talu fy holl ddegwm, ac yn benderfynol 

i gyflawni pob dyledswydd arall. 



52 


UDOOEN SEtON. 


AMRTWIAETHAÜ, &c. 



Nac ymddiriedwch yn addewid y tyngwr a’r rhegwr, canys 
yr hwn a feiddia hechu yn erbyn Duw heb un budd na lles, a 
drosedda yn rhwydd yn cich erbyn cliwi er ei les ei hun. Yr 
hwn a feiddia dori gorchymynion ei dad, a ddarbwyllir yn 
hawdd i dori ei addewid i’w frawd. 

Y mae yn gam da tuag at ddedwyddwch, i ymhyfrydu yn 
ymddyddanion dynìon doeth a da; a Ue.na fyddo y cyfryw i’w 
cael, y ffordd oreu i’w peidio cadw uu math o gwmpeini. 

Yn ol y cofrifiad diweddar, cynnwysa Lloegr hoblogaeth o 
16,921,888; Cymru, 1,005,721 ; Scotlaud, 2,888,742; a’r “Ynys- 
oedd,” 143,126. Mewn ychwanegiad at hyn, cyfrifid fod 
1 62,490 ar y môr, neu yn ngwasanaeth y fyddin dramor. 

St. Barnard a ddywed fod yr athrodwr yn cario y diafol yn 
ei enau; a gellir dywedyd am yr hwn sydd yn ei wrandaw, ei 
fod yn cario y diafol yn ei glust. 

Ymdrechwch yn hytrach ennill cymmeradwyaeth ychydig 
o ddynion da, na cliael moliant cyffredin y werin ddifoes. 

ENGLYN I UDGORN SEION. 

Mawr yw bri Cymru a’i braint, — yn mharthau 
Merthyr, rhag digofaint; 

O’i hiach oror i’w cheraint, 

Udgorn sydd at grynhoi Saint. 

Robtn Ddu, Eryri. 


Taliadau o Gor. 8 hyd Gor. 14. — Sir Fynwy, ílO ; Pont- 
ytypridd, 10s; Aberamman, 14s; Dowlais, XI 19s; Hirwaen, 
9s 9c ; Georgetown, 5s 3c ; Pendaren, 2s 5c; Ffynnon-Tydfil, 2s; 
Pottsyille, America, X2 4s. — Cyfanswm, X16 16s 5c. 

Gwall. — Diangodd “ 1852” yn y ddau rifyn blaenorol, yn lle 
“ 1853;” ond gwelir fod rhifedi y gyfrol yn iawn. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tlialiadau, 
i John Daiis , Printer, Georgetown, Mcrthyr-Tydjil. 


CYNNWYSIAD. 

TU B. 

Cofnodion Cyromatifa Gyffredinol a gynnaliwyd yn Minas y Llyn Halen 27 


Ysbryd y Cbwiorydd yn y Dyffryn 51 

Amryiviaethuu, &c ! 5*2 


M ERTHYR-TY DFl L : 

ARG R APFVT YD A CHYHOEBDWTD OAH I. OAYlS, CEORGETOWN. 



V 

\ 


UDGORN SEION, 

N B U 

^nm jy> 


Rhif. 4.] GORPHENAF 23, 1353. [Cyf. VI. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS 

IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A gynnaliwyd yn Ninas y Llyn llalen Fawr , ar y %fed dydd 
o Ebrill, 1 853. 

[Parliari o dud. ûl.] 

Yb orymdaith a ymffiirfiodd drachefn, ac a aeth at y gongl 
dde-orllewìnol, pan y darfu i’r Esgob Llywyddol, Edward 
Hunter, ei gynghorwyr, ac amrywiol Lywyddiaethau yr Off- 
eiriadaeth leiaf, ynghyd â’u cyd-swyddogioD, osod y conglfaen 
de-orllewinol, pryd y traddodwyd, oddiar ei ben, gan yr Esgob 
Himter, y ganlynol 

ARAETH. 

Frodyr a Chyfeillion — Hwn, sef conglfaen de-orllewinol y 
Deml hon, yn Nyffryn y Llyn Halcn, a Thiriogaeth Utah, a 
osodwyd gan yr Offeiriadaeth Aaronaidd, yr lion sydd mewn 
cyssylltiad ag Offeiriadaeth Melchisedec yn dragywydd — er 
cyssylltu y ddwy Offeiriadaeth hon i adeiladu y Deyrnas yn y 
dyddiau diweddaf, a dyrchafu dynion ar y ddaear, ac yn 
mhresennoldeb Duw, a pharotoi erbyn dyfodiad Crist ein 
Gwaredwr. 

Mae y mynedol, y presennol, a’r dyfodol — ein hanes, a’n 
tynghed, yn dychwelyd gyda nertli deublyg i’n meddyliau, ar 
achlysur fel hyn. Er anrhydedd i’r Duw mawr yr ydym yn 
ymgynnulledig yma. Arweiniwyd ni i ddyffrynoedd y myn- 
4 [pris 1 g. 


ÜÖGORN SEION. 


34 


r 


yddau trwy ei allu hollalluog a’i dywygiad gwyiiadwrus Ef. 
Gwaredwyd ni oddiwrth ein gelynion, ac oddiwrth ein gormes- 
wyr, trwy ei ddoethineb anÉfaeledig, a’i gymmwynasgarwch 
digyffelyb. 

Ni allai y Saint erioed o’r blaen edrych oddiamgylch, a chan- 
fod argoelion mor ogoneddus a llwyddiannus o’u blaen, er 
cyflawni yr anturiaeth a ddechreuant y dydd hwn. Er y gaü fod 
lieddwch am amser wedi gwenu oddiamgylch, etto yr oedd yn 
gyflelyb i’r teithiwr unig, yn ymdrechu gwneyd ei flordd trwy 
y lava newydd grestynu, etto twymn, yn mysg llosgeneu- 
au y volcano diflbddedig mewn ymddangosiad, yr hwn oedd 
wedi peidio allwys allan ei hylif dàn, yn unig er mwyn casglu 
nerth adnewyddol a chynnyddol, a danfon aUan drachefn ei 
iflam gaddugol, ei gynddaredd toddedig, a’i ddifrod, at bawh 
oddiamgylch. Feliy y bu erioed gyda y bobl hyn — yn nghanol 
eu gelynion yr ymdrechasant i adeiladu dinasoedd, yn mha rai 
y gallent breswyUo ; a chyfodi temlau i enw y Duw yr hwn 
a wasanaethant, er mwyn addoU ynddynt, a derbyn eu henein- 
iadau a’u cynnysgaetliiadau santaidd. Eithr nid cynt y dech- 
reuasant, nag y dechreuodd udiadau dyhirwyr teyrnas Satan, 
gan waeddi, fel y gwnaethant gerbron Pilat, pan laddasant 
Iachawdwr y byd, “ Ymaith ag ef ! ymaith ag ef ! croeshoelier 
ef ! croeshoelier ef!” A hwy a dywalltasant allan eu Uid — 
Uaddasant y Saint, gyrasant hwynt o ddinas i ddinas, ac o dir i 
dir, gan eu hamddifadu o’u hetifeddiaethau, a dinystrio eu din- 
asoedd, a’u temlau, a lladd eu Prophwydi. 

Megys y hu yn nyddiau ein Hiachawdwr a’i ApostoUon, feUy 
y bu yn ein dydd ninnau. Maent wedi defnyddio pob dyfais, a 
phob ymdrech, er dyfetha yr Ofleiriadaeth oddiar wyneb y 
ddaear. Buont lwyddiannus y pryd hwnw — a fyddant felly yn 
awr? A gaiff awdurdod Offeiriadaeth santaidd a thragywydd- 
ol y Duw HoUalluog, ei gyru draciiefn oddiar wyneb y ddaear? 
y Prophwydi a’r Apostolion eu Uadd i gyd, a neb yn cael ei 
adael mewn meddiant o oraclau bywiol y dwyfol wirionedd ? 
Na chaiff ! nachaiff!! Nerth y Jehofah a’n cadwa. Yr Ar- 
glwydd Dduw a'n hamddiffyna; a phe dygwyddai i ni gael ein 
gwasgaru megys hyd yn hyn, Efe a’n casglai gyda mwy 0 
nerth, mwy o nifer, a chyda mwy o aUu i gyflawni ei waith ar 
y ddaear. 


ÜDGORN SEION. 


Dysged yr lioll bobloedd, pechaduriaid, terfysgwyr, a cbytb- 
íeuliaid, oddiwrtb brofiad, na lwydda erlidigaeth, anrliaith, 
iladrad, trais, llofruddiaeth, ac alltudiaeth o dref a gwlad. 
Maent wedi treio y cynllun hwn yn elfeithiol, ac y mae yr un 
mor effeithiol wedi methu bob tro. Gwelwch yn dda gymmer- 
yd rhybydd ! a dyfeisio rhj-w gynllun newydd y tro nesaf, yn 
yr hwn y galloch deimlo rhýwfaint o sicrwydd fod yn bosibl i 
chwi lwyddo, ac fel y caffom ninnau y pleser o beidio cael ein 
liysbeilio, ein Uofruddio, a’n dyfreinio, yn yr un lien ddulL 
Trethwch eich athrylith ddyfeisgar, am ryw gynllun ardderch- 
ocach i ddyfetha pobl Dduw oddiar wyneb y ddaear. 

Meddyliwch pe treiech awgrymiad ein liybarciius, etto pell- 
enig, dysgedig, tra moesgar, a’n dierfyniedig groniclydd, Lieu- 
tcuant Gunnison, “ o’n gadael yn llont/dd yn boenydus.” Eithr ni 
roddaf awgrymiadau i chwi, gan y meddwyf ymddiried mawr 
,yn cich gaUu o gyfnewid eich dull o weitliredu. Pan fyddo 
eieh cynlluniau yn myned mor ddystadl. egwan, ac ofer, ag i 
fyned yn hen ac annyddorawl, dichon yr awgrymaf i chwi. 
Yn y cyfamser, cofied y Saint yr addewid a roddodd Brigham 
Young iddynt, ar yr achlysur o doriad y tir at y deml hon, ar 
y 14eg o Chwefror diweddaf — “ Ni chai un o honynt, ag nad 
oedd wedi myned trwy y prawf tanllyd, golii y fraint, os gwnai 
barhau yn fíÿddlawn ; ni ehai fod ronyn ar ol o'dderbyn yr 
arteithiau llymaf, ag y mae neb o’r Saint wedi cael eu dyoddef.” 
Os byddwch ffyddlawn, chwi a gewch y fendith addawedig her- 
thynol i’r cymmeriadau hyny a ddaethant yn gyfranogwyr o 
ddyoddefiadau ein Harglwydd a’n Hiachawdwr Iesu Grist. 

Pan edrychom o amgylch i ni, pa beth a ganfyddwn? Can- 
fyddwu yr arwyddion mwyaf amlwg o lwyddiant, heddwch, a 
digonedd; ffrwythau liunan-eglur o ofal amddiffynol, diwyd- 
rwydd, sobrwj'dd, a ffydd y nefoedd fry. Pa beth arall a gan- 
fyddwn? Drygioni — yr anghenfil aml-benog, gwrthgiliad, a 
feiddia ddyrchafu ei ben ; Uadron a feiddiant ysglyfaethu yn 
■ein mysg. 

Ymddengys mai nid cyut y gaU yr Arglwydd dywallt ei 
fcndithion ar ei bobl, ac i Seion gael ei ffafrio am dymmor, nag 
y bydd yn achos i rai gicio, a tbin-daflu, gan droi eu sodlau yn 
■erbyn y gallu haelionus liwnw, i ba un maent yn ddyledus am 
u bodoliaeth — yr hwn a’u porthodd, ac a’u meithrinodd, ac a’u 



5 « 


ÜDGORN' SEION. 


har yciniodd, yn gyffelyb fel y gwnaeth i’r Saint gynt, tnvy 
gydol y dydd. 

Pa beth yw dyledswydd y Saint o dan y fath amgyl^iadau? 
A ydych chwi yn gwybod mai arnoch eicli hunain, i raddau 
mawr, yr ymddibyna eich Uwyddiant dyfodol chwi, Uwyddiant 
aclios Seion, Uedaeniad a chynnydd achos y gwirionedd yn y 
byd? A ydyeh yn ystyried mai eich dyledswydd yw puro a 
santeiddio eich calonau gerbron Duw, bwrw drygioni yn mbell 
oddi wrthych, gwrthwynebu hudoUaethau, profedigaethau, a 
chynUwynion Satan, a chan fod felly yn oU arfedig yn arfog- 
aeth dysclaer uniondeb, gwirionedd, a chyfiawndcr, gyda chal- 
onau pur, a dwylaw glân, a chan gyfodi yn ngallu, nerth, a 
mawrhydi y Jehofa mawr, i osod drygioni i lawr, îe, gyda 
llygad eryr, ei ffuredu allan, a chyda braich nerthol, ddystewi 
mewn dystawrwydd tragywyddol bob ysbryd anniolchgar, yr 
hwn a lialoga, à’i bresennoldeb aflan, y ile santeiddiolaf ; yr 
hwn a fathra dan ei draed, fel peth diddym, y cyfammodau 
hyny, y rhwymedigaethau difrifolaf tiyny a wnaeth ef o liono 
ei hun? FeUy y caiff Israel fwrw allan ddrygioni o’u mysg, a 
meddu a chadw ffafr Arglwydd y Uuoedd. 

A ydych chwi yn cofio hanes y Gadiantoniaid, megys 
ei adroddir^yn Llyfr Mormon? Fe’n hamgylchynir ni gan eu 
disgynyddion. Yr esiamplau ffiaidd ac anwraidd o ddynoüaeth, 
y rhai a welwn yn feunyddiol yn ein plith, ydynt eu plant, wedi 
eu hiselhau a’u darostwng i ddy fuderau iselaf bodoUaeth ddynol. 
Mae ein trigfa ni yn nghanol eu hamddiffynfeydd, Ue mae dad- 
feüion eu dinasoedd, eu trefydd, a’u hamgaerau, i’w gweled etto 
— maent yn parhau hyd y dydd hwn. A gawn ni, Saint y 
Goruchaf Dduw, y rhai a fuom y derbynwyr neillduol o oraclau 
bywyd ac iachawdwriaeth i’r genedlaeth hon, i’r hoU genedl- 
aetliau i ddyfod, 'ie, hyd y nod i’r rhai a’n rhagflaenasant — a 
gawn ni, trwy syrthni ac esgeuiusdod, ganiatâu i sŷlfaen gael 
ei gosod yn ein mysg er buddugoliaeth ben-draw drygioni, 
gwrthgüiad, a phob ífieidd-dra ag sydd yn angliyfanneddu ? 
Dywedaf wrthych, os gwnawn, nad oes achos i ni fyned yn 
mhellacti yn mlaen gyda’r gwaith hwn, oblegid ni a gawn ran, 
yn fwyaf tebygol, yn nghynghed y Gadiantoniaid hyny a’u plant. 
Gwell, a gwell o lawer, fyddai i ni ymattal, ac, yn y Ue cyntaf, 
ysgubo o’n mysg ac o’r. cyfiiniau, bob ôl o annofedig ddrygioni 


UDGORN' SEloS. 


57 


a phecliod. Os aa osodwn cf i lawr, efe a’n gosoda ni. Os na 
wnawn ni, pan gaöom y fraint a’r cyfleusdra, fawrhau cin gal- 
wedigaeth, a cliyflawni ein cyfammodau, yr Arglwydd ein 
l)uw a dỳn ymaith ei Ysbryd o’n mysg, am ein bod yn weision 
aunheilwng ac esgeulus. 

Mi a wn fod y diafol yn ynfydu ac ymddiglloni, pau fyddo y 
Saint yn parotoi i adciladu teml ; mi a wn ei fod yn manwl- 
chwilio pob twll a chornel, er ennill yr oruchafiaeth, hudo 
yniaith, peri amryson ac amrafael, a rhwystro llwyddiant y 
gwaith; mae yn ceisio sio gwyliadwriacth y Saint i gau ddi- 
ogelwch ; oeri eu brwdfrydedd, llethu cu liymdrechion, a’u 
gwneyd yn ddiles ; peri iddynt esgeuluso eu dyledswyddau, a 
myned yn glaiar a difater at achos Duw. 

Frodyr, gadewcli i tni eich annog yn erbyn yr hudoliaethau 
liyn, ac yn erbyn yr annheimladrwydd hwn — nis gwna byth y 
tro; nid yw yn gweddu i Saint y Dyddiau Diweddaf, gwaith 
pa rai a ymdreigla arnynt mor gyflym ag y gallant ei gyflawni. 
Mae y Saint yn gweddio ar eu Tad yn y nefoedd am gyflymu 
ei waith, a’i dreiglo yn mlaen gyda gallu mawr. 

Ai ni wyddocli fod y nefoedd yn barod i ddyhidlo bendithion 
ag sydd mewn ystôr i’r Saint flyddlawn, pe buasent yn barod 
ac yn alluog i’w derbyn? Mae yr Hollalluog Dduw yn barod i 
sefydlu ei Deyrnas ar y ddaear mewn nertli a mawrhydi, pe 
buasai ei bobl yn barod i’w derbyn, ac yn barod i weinyddu 
ynddi mewu santeiddrwydd, purdeb, a doetliineb. 

Eithr a ydyw y bobl hyn yn barod? Nacydynt! eu gwaitli 
sydd rag-barotöadol; ac y mae yn dda genyf i gredu fod eu 
eynnydd rhagddo, a’u bod yn myned yn mlaen tuagat yrundeb, 
y ffydd, a’r peröeitlirwydd hyny, y gweithredoedd da a’r cyr- 
haeddiadau duwaidd hyny, y rhai a dystiant i’r Arglwydd ein 
Duw, eu bod yn nesâu yn gyflym tuag at y cyfnod rhyfeddol 
hwnw, pan yr ymddangosa Mab y Dyn yn ei deml, i gysuro 
calonau ei bobl. 

Mae y Nefoedd yn ffafriol ; ac os gweithredwn ni yn iawn, 
yr Arglwydd ein Duw fydd ein cyfaill, yr hwn a’n bendithia ac 
a’n Uwydda yn ein hymdrechiadau i ddwyn oddiamgylch 
ein gwaith rhag-barotoadol liwn. Ni a gyfodwn deml i enw y 
grymus Dduw Jacob. yma yn anialwcli y diflaeth-leoedd, yn 
nghanol y flforest o fynyddoedd, ar y sylfaen a gyssegrwn y 



58 


CDGOBN SEIOÎT. 


dydd hwn i Arglwydd y lluocdd. îîi a gyfodwn oruwch-adeílaá 
yn rnha un y gallwn dderbyn gweinidogaeth angylion a 
bodau santaidd ; yn mha un y gallwn dderbyn hyfforddiadau, 
a gweinyddu swyddi er achubiaeth ein meirw ; derbyn allwedd- 
au er adgyfodi Saint Duw ; yn mha un y gallwn gyfarfod ag 
ysbrydoedd y cyfiawn a berffeithiwyd, ac ysgwyd dwylaw 
drachefn â’r Prophwydi merthyredig, Joseph ac Hyrum, a’r 
rhai a ddyoddefasant ac a fuont feirw dros dystiolaetli yr Iesu. 

Yr ydym mewn sefyllfa llawer mwy cyfleus, ac yn llawer 
mwy parod at y gwaith hwn, nag erioed o’r blaen, fel pobl. 
Mae genym dỳ lle y gallwn gynnal ein cynghorau, tabernacì 
yn mha un i addoli, ystordai i gadw degwm y bobl, a siopau, a 
pheirianwaith mewn cyflawn weithrediad. 

Y mur oddiamgylch y Temple Block, a ddiogela yn fuan y 
tir hwn rhag pob ymosodiad. Yr ydym, mewn cymhariaeth, 
yn rhydd o ddyled ; ac y mae pob peth yn ymddangos yn ffafr- 
iol i gynnydd cyflym y gwaith hwn. 

Frodyr, fe ymddibyna ar eich ymdrechion, eich haelioni, 
a’ch ffyddlondeb chwi, pa un ai araf neu gyflym fydd ei gyn- 
nydd. Yr ydym yn awr yn barod i orchymyn i’r Saint — - 
“ Deuwch, rhoddwch i ni eich cy nnorth wy — dy gwch i Dŷ Deg ■ 
wm yr Arglwydd eich degymau a’ch cyssegriadau; talwch yr 
hyn sydd arnoch, fel y rhyddhaer ein dwylaw, ac y byddom 
rydd o’n dyled arosol; fel y gorfoleddo calonau y gweithwyr 
cyhoeddus yn mendithion a chysuron bywyd.” Bydded eich 
haelioni yn adnabyddus trwy eich gweithredoedd, a chofiwch 
mai eich gwaith eich liunaiu y’ch gelwir i’w gyflawni, ac un yn 
yr hwn y mae eich llesoldeb penaf a mwyaf arosol. 

Dygwch allan y defnyddiau at adeiladu — ceryg, calch, a 
thywod; coed a phreniau ; y pinwydd, y ffinydwydd, a’r ced- 
rwydd ; yr haiarn a’r dur; yr arian, yr aur, a’r meini gwerth- 
fawr; i addurno, a gwneyd yn hardd a gogoneddus le ei 
bresennoldeb Ef, rhagoriaeth yr hwn sydd uwehlaw dealltw’r- 
iaeth plant dynion. Amen. 

Yr Esgob Cordon a offrymodd y ganlynol 

WEDDI. 

O Dduw, y Tad tragywyddol, diolchwn i ti am ein bod yn 
ymgynnulledig yma y boreu hwn, i osod sylfaen teml arall i’t!» 


CDGORN SEIOX. 


S9 


enw. Ceisiwn genyt, yn enw Iesu Grist dy Fab, i adael dy 
fendith yn orphwysedig ar liwn, sef y conglfacn de- orllewinol, 
pa un a osodwyd gan Esgob Llywyddol dy Eglwys, a’i Gyng- 
horwyr. Gorphwysed liefyd dy allu a’th nertli ar dy weision a 
ymdrechant adeiladu ar yr unrhyw — bydded i’r ysbryd liwnw 

0 unfrydedd a thangnefedd ag a dreiddia ein mynwesau ni y 
boreu yma, orphwys ar y rhai a lafuriant ar yr adeilad hwn ; 
gorphwysed hefyd ar eu gwragedd a’u plant, ac ymledaened ar 
hyd a lled y diriogaeth hon, a’r holl fyd, fel y gorfoleddo y rhai 
onest eu caion, ac y Uanwer dy Saint o ddiolchgarwch, a mawl, 
ac addoliad i’th enw mawr, am y trugareddau a estyni iddynt 
yn wastadol. 

Yn neiUduol, gâd i’th Ilenuriaid sydd ar wasgar, y rhai sydd 
â’u calonau heddyw yn curo gan orfoledd a boddlonrwydd, 
deimlo grym a dylanwad dy Ysbryd, ag sydd yn gorphwys 
mor helaethlawn arnom ni, fel y caffont eu cysuro a’u dyddanu. 
I3oed i’w bywydau gael eu diogelu, fel y gaUont ddychwelyd, a 
chanfod adeilad wedi ei gyfodi i’th enw, a mawr orfoleddu, gan 
dy addoli di, O Dduw. Boed i’w ffordd gael ei hagor, fel y 
gallont symud o genedl i genedl, o ddinas i ddinas, ac o drigfan 

1 drigfan. Gâd i’th angylion fyned o’u blaen liwynt, a gweith- 
rediad dirgelaidd dy Ysbryd Glân gyffwrdd à chalonau y bobl 
er eu daioni, fel y cyfiawner dy amcanion yn fuan, fel y casgler 
Israel o bUth cenedloedd y ddaear, fel yr ymdaeno goleuni a 
gwirionedd, hyd nes y gorfoleddo yr hoU rai onest eu calon yn 
egwyddorion rhyddid, ac y dryUier pob rhwymyn ac iau o 
eiddo y gormeswr, ac y byddo gwybodaeth a gaUu Duw yn 
toi y ddaear, megys y toa y dyfroedd wyneb yr eigion mawr. 

Gweddiwn ar i ti adael i erfyniadau dy was, y rhai aoffrym- 
wyd ar y prif conglfaen, gael eu hateb ar benau y bobl hyn, a 
bydded i’th fendith a’th allu orphwys arno ef a’i frodyr, sef 
Prif Lywyddiaetli dy Eglwys. Llanwer hwy yn wastadol ag 
ysbryd dadguddiad, fel y blaguro dy Saint, y Uwyddo dy 
Deyrnas, ac y treiglo dy waith yn y blaen dan eu harweiniad, 
fel y delo y dydd ar fyrder pan y perchir Seion yn mysg y cen- 
edloedd, ac y cydnabyddir yr Offeiriadaeth santaidd fel yr unig 
awdurdod, gartref ac oddi cartref, ar y tir ac ar y môr. 

Cyfarwydda dy bofel yn dy lwybr, fel y byddont barod i gyf- 
lawai dy fwriadau, Boed i’r L)eml ag y gosodwn heddyw ei 



60 


UDGORN SEION. 


chonglfeini, gael ei chyfodi i’th enw, a’r gareg uchaf gael er 
gosod gyda bloeddiadau o lawenydd ger dy fron. Bydded i bob 
dyn a estyno ei law er rhwystro i’r peth hwn gael ei gyflawni, 
suddo i ebargofiant, a bydded i’w allu ddiflanu fel cicaion 
Jonah. Bydded i’r holl rai a estynant eu dwylaw i adeiladu y 
Tŷ hwn, neu mewn unrhyw fodd gynnorthwyo i wneuthur 
hyny, gael eu benditliio yn helaeth â bendithion y nefoedd, ac 
â bendithion y ddaear. A chydweithied pob peth er daioni dy 
bobl yn mhob amser dyfodol. 

Yr ydym yn cyflwyno y gareg lion, ac yn rhoddi ein hunain 
i fyny i ti, i wneuthur o honom yn ol dy ewyllys, gan weddio. 
ar i ti gyfarwyddo ein gyrfa, a’n hachub yn dragywyddol ya 
dy Deyrnas, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Am ddeunaw mynyd wedi deuddeg, canodd y cór 

THE CORNER STONE. 

Last Yalentine was greatly blest — 

A yalley sacriflce; 

The Israelites, like men of God, 

Just broke the ground for bliss. 

Chorus. 

We’ll shout a loud hosannah to 
The happy days to come, 

We’ll take a cup of wine anew, 

When all the Saints get liome. 

We lay the Corner Stone to-day, 

To give the Lord a place, 

That we may all be sanctified, 

Through union, truth, and grace. 

We’ll shout, &c. 

We’ll rear a Temple to the Lord, 

As we have done before ; 

For tribulation gives us wealth, 

And mobbing makes us more. 

We’U shout, &c. 

We’ll tithe ourselves as Abraham did— 

Who cares for worldly gain? 

The pure in heart wiU always win, 

The just forever reign. 

We’U shout, &e. 

The persecution we kave had, 

Like rain upon the ground. 



DDGORN SEION. 


Iias softly mellowed every heart, 

And made our fruit abound. 

We’ll shout, &c. 

Wc claim the promises of old, 

Endowed with holy light, 

As Saints and Angels always liave 
In circles robed in white. 

We’ll shout, &c. 

Tlie message to the nations now 
Is sounding every where; 

And every messenger can shout, 

Behold the Lord isinear. 

We’U shout, &c. 

As wisdom is the grace of God, 

And faith is nothing less, 

We’U use them both as Enoch did, 

And live in righteousness. 

We’U shout, &c. 

Where little is, there’s little gain’d; 

But much to much is given ; 

With God to guide, we cope with earth — 

’Tis we that make our heaven. 

We’U shout a loud hosannah to 
The happy days to come, 

We’U take a cup of wine anew, 

When aU the Saints get home. 

Yr orymdaith a ymffurficdd dracliefn, ae a symudodd at y 
conglfaen gogledd-orUewinol, gan gael ei dilyn gan fiwsig uiil- 
wraidd, pan yr aeth John Young, Llywydd Corwm yr Archoff- 
eiriaid, gyda’i Gynghorwyr, a Llywydd yr Estyufa, ynghyd â’r 
Uchel Gynghor, i osod y gareg. Ar ol i hyny gael ei wneuthur, 
esgynasant y gareg, a’r Llywydd John Young a draddododd y 
ganlynol 

AR.YETU. 

Frodyr a Chwiorydd, — Nid oes gcnyf fi aracth ysgrifenedig 
i ddarllen o’ch blaen, eithr boddlonaf fy liun yn unig trwy 
ddadgan y teimladau a lanwant fy mynwes, ar yr achlysur 
dyddorawl hwn. Yr hyn a ddywedaf, a ddaw ar unwaith o 
ffynnonell fy nghalon. 

Mae genyf un peth i’w ddweyd yn neillduol — mai dyma y 



62 


ÜDGORN SEION. 


dydd goreu a welais yn fy lioll fywyd. Gwn fy mod yn cael fy 
inendithio yn fawr, mewn cyssylltiad â’m brodyr a’m chwior- 
ydd yn yr Eglwys hon, trwy gael eenad i fyw i weled y dydd 
liwn, ac i sefyll ar y graig yma, yr lion y w conglfaen gogledd- 
orllewinol Teml ag sydd i’w hadeiladu ar y tir liwn, yr hwn 
faen a osodasom ni yn enw yr Arglwydd lesu Grist. 

Cadarn gredwyf, megys ag yr ydym ni yn sefyll ar y graig 
lion, fod Eglwys Saint y Dyddiau Diweddaf yn sylfaenedig ar 
graig yr oesoedd tragywyddol. Fy ngweddi a’m dymuniad 
parhaus yw, gael o honom fyw i weled Teml wedi ei hadeiladu 
i enw y Goruchaf Dduw. Teimlwyf fy liun wedi cael fy an- 
rhydeddu gan Dduw a’m brodyr, wrtli gael y cyfleusdra o 
sefyll yma heddyw, o lefaru, ac o wybod yr hyn a gefais er pan 
ddaethym ar dir y Deml. 

Gobeithiaf y cawn weled y gareg uchaf neu’r capíaen yn 
cael ei ddwyn i’w le gyda bonllefau o lawenydd. Credaf y 
cawn, os aroswn yn fíyddlawn yn achos y gwirionedd. 

Gwn yn eithaf da, fod y diafol yn wastadol, ar ddechreuad y 
Temlau a adeiladwyd hyd yma i enw yr Arglwydd, gan y bobl 
hyn, wedi symud ei fagnelau gyda mwy o allu a bywiog- 
rwydd ar y cyfryw amser. Dyma sylfaeniad y bedwaredd 
Deml a osodwyd gan Saint y Dyddiau Diweddaf; ac yr wyf 
yn gweddio ar i ni oll gael teimlo nerth a gallu i gwblhau y 
gwaith mawr a gogoneddus y’n gelwir i’w gyflawni. 

O’m rhan fy hun, yr wyf yn ymwybodol nad oes genyf fi 
amser hir i aros ar y ddaear, eithr y mae awydd mawr ynof i 
fyw mewn cyssylltiad â’m brodyr, i weled y Deml hon wedi ei 
gorphen. Credwyf y cawn 

Ey mhrif ddyddordeb wrth fyw ar y ddaear, yw gweled 
gwaith yr Arglwydd yn Ilwyddo, a chynnorthwyo â’r oll sydd 
yn fy ngallu er ei dreiglo yn y blaen; a'r achos fy mod yn 
dywedyd mai dyma y dydd goreu a welais erioed ar y ddaear 
yw, o herwydd fod yr argoelion o gynnydd Teyrnas Dduw yn 
fw y yn awr nag y gwelais hwynt erioed o’r blaen yn fy oes. 
Mae fy nymuniad wedi bod bob amser, yn ystod fy holl fywyd, 
i weled achos yr Arglwydd yn llwyddo ar y ddaear, eithr yn 
fwy neillduol felly, er pan gefais afael mewn gwir Eglwys wedi 
ŵ sylfaeni gan Brophwj d Duw. 

JSIae genym Brophwydi yn ein mysg — Gweledydd a Dad- 


UDGORN SEION. 


63 

guddiwr, ac hefyd Apostolion i Icsu Grist. Ai ni wn i fy mod 
yn sefyll heddyw yn mhresennoldeb y dynion mwyaf ag sydd 
i’w cael ar droedfainc Duw? Mae fy Uais yn awr yn swnio yn 
nghlustiau y dynion mwyaf ag sydd yr oclir yma i dragyw- 
yddoldeb, ac mi a’i gwn. Pe safwn gerbron holl freninoedd, 
penaduriaid, a thywysogion y ddaear, mewn un gynnulleidfa 
gyffredinol, ni cllid dechreu cyferbynu hyny â’r aehlysur pre- 
sennol. Dynion ydynt hwy a ddewiswyd gan y bobl yn unig, 
ac yn amddifad o allu yr Offeiriaòaeth dragywyddol. Eithr y 
rhai hyn ydynt dywysogion Israel, wedi eu galw a’u penodi 
gan Arglwydd y lluoedd, eu gwisgo ag iachawdwriaeth 
a bywydau tragywyddol, a’u danfon er bendith i’r ffydd- 
loniaid. 

Yr wyf fi yn ddiolchgar a dedwydd. Xi feddaf iaith ddi- 
gonol wrth fy ewyllys, er traethu i chwi fy nheimladau yn gyf- 
lawn. Os na wnes i araeth ysgrifenedig, syrthiodd i’m rhan i 
wneyd ychydig o sylwadau llafar. Yr wyf yn falch i sefyll 
yma gyda’m brodyr, ac i weddio am i allu Ysbryd Duw 
orphwys ar ei bobl, fel y llwydflont yn ddirfawr, a blaguro a 
blodeuo, fel cangen ffrwythlawn, ar y mynyddoedd. Mi a 
deimlais, tra yr oedd y meini hyn yn cael eu gosod, fod angyl- 
ion Duw oddi amgylch i ni. A boed i nawdd-osgordd o honynt 
fod yn wastadol yn y Ile santaidd hwn, hyd nes y bo pob peth 
a ddymunwn ei wneuthur er gogoniant cin Tad nefol, a lled- 
aeniad ei achos ar y ddacar, wedi ei gwblhau, y r hy n y w fy 
ngweddi. Amen. 

GWEDDI G AN Yii IIENURIAD WALLACE. 

Cyfiawn a thrugarog Dduw, y Tad tragywyddol, yn enw 
Iesu o Nazareth, cyssegrwn a chyflwynwn y gareg hon i ti, eef 
y Conglfaen gogledd-orllewinol a osodasom, fel rhan o sylfaen 
Teml i gael ei chyfodi i’tli enw mawr a santaidd. Gweddiwn 
ar i ti, O Dduw, dderbyn yroffrwmhwn oddiar ein dwylaw; 
a boed i’th dangnefedd a’th fendith aros yma, fel y byddo y 
fan hon o'r tir yn santaidd i ti, ac na chaffo byth ei halogi gan 
y rhai ansantaidd, na chan unrhyw beth aflan. 

Bocd y sylfaen hon mor gadarn à sylfeini y bryniau tragyw- 
yddol y rliai nis gellir eu sytiid, íel na sigler byth y goruwch. 
adeilad a gyfodir arni, fel y derbynio y bobl eu bendithion 


64 


DDGOES SEION. 


ynddo, er eu cymhwyso i fyned trwy y llèn i’r dedwydd- 
wch nefol. 

Gweddiwn, O Arglwydd, ar i ti adael dy dangnefedd ar y 
rliai a lafuriant ar y gweithiau hyn ; ysbrydoler eu calonau 
gan yr Ysbryd Glân i wybod eu bod yn gweithio er adeiladu t_v 
i’th enw, fel y galio bodau anfarwol ddyfod a gweinyddu yn 
ordinhadau iachawdwriaeth, a dysgu i’th weision bethau sydd 
tufewn i’r llèn, er eu parotoi i fyned i’r orphwysfa liono sydd 
wedi ei rliag-barotoi a’i haddaw i’th Saint. Gweddiwn ar i ti 
gyssylltu y conglfaen hwn mewn rhwymyn o undeb annattod- 
adwy gyda’r tri ereill, fel y safont mor gadarn à’r Offc-iriadaeth 
dragywyddol a roddaist i ddynion, îe, dy weision, ag na ellir 
bytli ei syflid allan o’i Ue, eithr a saif byth, o’r pryd hwn allan 
ac yn dragywydd. 

Bendithia y bobl sydd wedi yragynnull ynghyd y dydd hwn: 
bydded iddynt yn ddydd i’w liir gofio; ffyned dy Ysbryd yn eu 
mysg, a llanwer pob calon â Uawenydd annhraethadwy. Ag- 
orer iddynt weledigaethau tragywyddoldeb, fel y canfyddont 
bethau newyddion a gwerthfawr, ac y gorfoleddont yn egwydd- 
orion santaidd Efengyl Duw, y rhai a ddygwyd i oleuni yn yr 
oruchwyliaeth hon, trwy weinidogaeth angylion i dy weision, 
i'e, yn y dyddiau diweddaf hyn. 

Bydded ein gelynion gael eu dal yn eu maglau eu hunain, a 
bydded iddynt syrthio i’r pydew a gloddiasant i’th bobl. Deued 
gwarthrudd arnynt; a bydded iddynt gael eu troi yn eu hol, a 
bod heb allu o’r pryd hwn allan ac yn dragywydd, i iwyddo yn 
erbyn y Saint, ac eneinniog yr Arglwydd. Ysbrydola galonau 
dy weision y rhai ydynt yn wasgaredig yn mhlith cenedloedd 
y ddaear, ac ar ynysoedd y môr ; bydded i’w golygon gael eu 
tueddu tuag atom ni y dydd heddyw, a bydded i’w calonau 
gael eu dyrehafu mewn llawenydd a gorfoledd ger dy fron di. 
Nertha hwynt, a dyro iddynt lwyddiant mawr ar eu cenad- 
iaetliau, a dychwel hwynt mewn anrhydedd i weled capfaen y 
Deml hon yn cael ei osod arni gyda bonllefau o lawenydd a 
gorfoledd. 

Cyflwynwn yn awr ein hunain, ein gwragedd, ein plant, ein 
da a’n defaid, i ti, O Dduw, y Tad tragywyddol, gan weddio ar 
i ti ein derbyn, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Am bymtheg mymyd i un, y côr a ganodd y ganlynol 


TTDOORN SEION. 


65 


O A N . 

Come, Saints of Latter days, 

Come, sintr our l'ather’s praise, 

For mereies given — 

For truth and righteousness, 

Mercy and holines9, 

Joy, i>eace. and blessedness, 

That come from heaven. 

We thank the Lord that we 
This joyful prospect see — 

A corner stone 
Is laid; and on its base 
A glorinus Teraple raise, 

Through God’s assisting grace, 

Tbe Saints will own. 

Come, O! ye nations, corac 
To Zion — to your horae, 

Your hearts prepare, 

Be taught the way that ’s right, 

And, walking in the light, 

Serve God with all your might — 

His glories share. 

Yr orymdaith a ymffurfiodd drachefn, ac a aeth at y Congl- 
faen gogledd-ddwyreiniol, yr hwn a osodwyd gan y Deuddeg 
Apostol, Prif-lywyddiaeth y Deg-a-thrugain, a Llywyddiaeth 
Corwm yr Henuriaid. Yna yr Apostolion a esgynasant y 
gareg, a’r Henuriad P. P. Pratt a draddododd y ganlynol 

ABAETB. 

*‘A phan ddywedant wrthych, Yraofynwch â’r swynyddion, 
ac â’r dewiniaid, y rhai sydd yn hustyng, ac yn sibrwd ; oni 
ddylai pobl ymofyn A’u Duw? er i’r byw glywed oddiwrth 
y meirw ?” 

Y testun blaenorol a gopìwyd gan Nephi o Lyfr Isaiah, 
oddeutu chwech cant o flynyddoedd cyn Crist, ac a gynnwysir 
yn awr yn Ail Lyfr Nephi, pen. ix. 

Am yr ychydig flynyddoedd diweddar, mae y byd wedi ei 
aflonyddu yn fawr gan ohebiadau honedig o fyd yr ysbrydoecld. 
Dy wedir fod “ Mesmeryddiaeth,” “ Claerweliad,” “ Cnociadau 
Ysbrydol,” “Ysgrifen Gyfryngatt,” &c., yn gyfryngau goheb- 
iaeth rhwng y byw a’r meirw. Mor fynych y cyferfydd un â 



6G 


UDGORN SEION. 


ywahoJdiad i ymofyn â rhyw “gyfrwDg” — â rbyw “ swynwr,” 
oynnctìn ag ysbrydiou, er mwyn clywed oddiwrth dad, mam, 
gwr, gwraig, neu ryw bcrtliynas arall neu ffrynd trengodig. 

Ar y Uaw arall, mae y gohebiadau honedig liyn o fyd yr 
ysbrydoedd yn cael eu gwrthwynebu yn selog, ar y tir nad oes 
y fath athromaeth, mewn natur; nad all fod un cyfrwng o 
oliebiaeth rliwng y byw a'r rliai ydynt wedi myned trwy fro 
marwolaeth; ac o ganlyniad, fod gohebiadau honedig o’r tfyn- 
nonell hono o anghenrliaid yn gau. 

Mae yn gweddu i’r Saint fod yn alluog, ar y pwnc hwn, yn 
gystal ag ar bob pynciau ereill, i farnu yn gywir a deaUgar, 
trwy eu gwybodaeth o egwyddorion gwir atlironiaeth, ac o gyf- 
reithiau Duw a natur. 

Os ar un Uaw yr addefwn yr egwyddor o ohebiaeth rliwng 
byd yr ysbrydoedd a’n byd ni, ac ymollwng i arweiniad rhydd 
neu ddiwahaniaeth pob eglurhad ysbrydol, yr ydym yn agored 
i gael ein cylch-arwain gyda phob awel dysgeidiaeth, a chan 
bob math o ysbryd a gyfansodda yr amrywiaetli bodau, a 
meddyliau, yn myd yr ysbrydoedd. Gall cythreuliaid, ysbryd- 
ion drwg neu aflan, ysbrydion godmebus neu lofruddiog, y 
rhai a garant neu a ddywedant gelwydd, ohebu â bodau yn y 
cnawd, yn gystal â’r rhai ydynt yn fwy geirwir a rhinweddol. 

Drachefn, fe all yr ysbrydion sydd yn anwybodus, ac anni- 
wylliedig, ac a arosaut mewn cyfeiliornad, ohebu trwy yr un 
cyfrwng â’r rhai ag ydynt yn fwy hyddysg. 

Er egluro y pwnc hwn, ni a sylwn ar y telegraphic wire fel 
cyfrwng gohebiaeth rhwng New York a Boston. 

Trwy y cyfrwng hwn gallai Prophwyd santaidd, neu Apostol, 
drosglwyddo geiriau cyssegredig a santaidd y gwirionedd; tra 
trwy yr unrhyw y gellid trosglwyddo hefyd eiriau gwirionedd 
o barthed i newyddion, trafodaeth mewn masgnach, y celfydd- 
ydau, &c.; ac hefyd bob math o gelwydd, cyfeiliornad, twyll, 
dichell, &c. Oddiwrth liyn, ped ymostyngai pobl New York i 
arweiniad bodau yn Boston ag sydd yn gohebu â hwy trwy y 
■felegraph neu gyfryngau ereill, hwy a arweinid gan gymmysg- 
edd o wybodaeth, gwirionedd, cyfeiliornad, celwydd, &c., mewn 
pob rhyw fath o amrywiaeth. Felly hefyd gyda goliebiadau o 
fyd yr ysbrydoedd, os unwaith y coeliwn jt athroniaeth, neu y 
ffaith o fodoldeb cylrwng gohebu. 


CDGORS SBIOIf. 


67 


Os, ar y llaw arall, y gwadwn yr atlironiaetli, ncu y ffaith o 
ohebiaeth ysbryclol rhwng y byw a’r rhai sydd wedi marw. yr 
ydym yn gwadu yr unig ffynnonell o bn un y deilliodd y pwir- 
ìoneddau neu’r egwyddorion mawrion ag oedd yn sylfacn i’r 
Eglwys gyntefig a phresennol. 

Pwy a ohebodd â’r Iesu n’i ddyscyblion ar y mynydd sant- 
aidd? Moses ac Elias, o’r byd anwelc-dig. I’wy a gyflwynodd 
i’r Apostolion y commisiwn i bregethn yrEfengyl i bobcreadur 
yn yr holl fyd? Yr II wn ag oedd wcdi myned trwy fro mar- 
wolaeth, ac wedi preswylio yn myd yr ysbrydocdd; îe, yr Hwn 
ag oedd wedi esgyn yn uchel fry, uwcblaw tiriogaethau angciî, 
ac yn mhell uwchlaw holl dywysogaethau ac awdurdodau byd 
yr ysbrydoedd, ac wedi myned, a chael ei goroni yn nghrigfan- 
au cnawd anfarwol. 

Pwy a ohebodd â’r dyscybl anwyl ar Ynys Patmos, ac a 
ddadguddiodd y gwirioneddau gogoncddus a gynnwyeir yn ei 
lyfr prophwydolinetliol ? Yr Ilwn sydd fyw ac a fu farw, 
trwy ei angel, yr hwn a ddywcdodd wrth Ioan, “ Wele, cydwas 
ydwyf i ti, ac i'th frodyr y prophwydi, y rhai sydd ganddynt 
dystiolaeth Icsu.” 

Pwy a ohebodd â’n Prophwyd mawr diweddar ni, ac a ddad- 
guddiodd tnryddo fcl cyfrwng, hen hanesyddiaeth lianner byd, 
a chof-ysgrifau y meirw gynt ? Moroni, yr hwn a fu byw ar 
y ddacar bedwar cant ar ddcg o flynyddau cyn hyny. I’wy a 
ordeiniodd Joseph y Prophwyd, a'i gyd-wis, i’r Offeiriadacth 
rag-barotoadol, i fedyddio er maddcuant pechodau? Ioan Fed- 
yddiwr, yr hwn y torwyd ei ben ymaith ! Pwy a ordeiniodd 
ein sylfaenwyr cyntaf i’r Apostoliaeth, i ddal agoriadau teyrnas 
IJduw, yn yr amseroedd adferiad hyn ? Pedr, Iago, ac Ioan, 
o’r byd tragywyddol. Pwy a ddysgodd Joseph yn nirgeledig- 
acthau y Deyrnas, ac yn yr holl bethau perthynol i Offeiriad- 
aeth, cyfraith, athroniaeth, sacrnîacth gyssegredig, ordinhadau, 
seliadau, eneinniadau, bedyddiadau dros y meirw, ac yn nirgel- 
edigaethau y gyntaf, yr ail, a’r drydedd nefoedd, llawer o ba 
rai ydynt yn anghyfreîthlawn i’w traethu ? Angylion ac ys- 
brydion o’r bydoedd tragywyddol. 

Pwy a ddadguddiodd iddo ef y cynllun o waredigaeth, ac o 
ddyrcliafiad i’r meirw a fuont farw heb yrEfengyl? a’r all- 
weddau a’r parotoadau anghenrheidiol er cydymddyddan 


68 


UDGORN SEION. 


.santaidd a pharhaus ag Iesu Grist, ac ag ysbrydion y cyfiawn- 
ion y rhai a berffeithiwyd, ac â chynnulleidfa gyffredinol ac 
Eglwys y cyntaf-anedig, yn y cyssegr santeiddiolaf ? Rhai 
oddiwrth y meirw ! 

Etto — Pa fodd y dysgwylia y Saint yr hysbysiaeth anghen- 
rheidiol trwy ba un i gwblhau y gweinyddiadau er iachawdwr 
iaeth a dyrchafiad eu cyfeillion sydd wedi marw? 

Trwy un yn dal allweddau oraclau Duw, fel cyfrwng trwy 
ba un y gall y byw' glywed oddiwrth y meirw. 

A gawn ni, yDte, wadu yr egwyddor, yr athroniaeth, y ffaith, 
o ohehiaetn rhwng bydoedd? Na chawn yn ddiau! 

(1 ’w barhau.) 


AMEYWTAETHAU, &c. 

Gwraig. — Gwraig ansefydlog yw yr hon sydd wedi colli ei 
chariad; gwraig dwyliodrus yw yr hon sydd eisoes mewn car- 
iad ag arall; gwraig anwadal yw yr hon sydd yn methu gwybod 
pwy y mae yn garu, neu pa un a yw yn caru neu beidio ; a 
gwraig ddiofal yw yr hon sydd heb garu oil. 

GWYBODAETH. 

Y rìs sy gyntaf mewn gwybodaeth im’, 

Yw gwybod nad wyf braidd yn gwybod dim; 

A’r olaf, ydyw gwybod yn ddilyth, 

Eod mwy i wybod nag a wypaf bytli. (1839.) 


Taliadad o Gor. 15 hyd Gor. 21. — Sir Frycheiniog, £2; 
Sir Ddinbych, £1 ; Caerdyf, 1 3s ; Pontytypridd, 9s 6c ; Llan- 
fabon, 3s llc; Aberdare, 16s; Georgetown, 5s lc. — Cyfan- 
swm, £5 1 7s 7c. 

Gwerthasom y “ Casgl” 3s 6c i gyd, eithr mae rliai 3s, 
3s 3c, 3s 4c, a 3s 5c, ar werth etto. 

ggf Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirehion a thaliadau, 
i John Davis, Printer, Georgetown, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. , r(JB 

Cofnodion Cymmanfa Gyffrediuol a gynnaliwyd yn Ninas y Llyn Halen 53 
Amrywiaethau, • ••• 68 


MERTHYR-TYDFIL : 


ABGBAPFW YD A CHYHOEBDWYD O A.V >. I)AVIS, GEOEGETÛWN. 



UDGORN SEION, 

N BU 

^tmt n átòtnt. 


Rmp. 5.] GORPHENAF 30, 1353. [Ctp. VI. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGI.WYS 
IESÜ GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A çiynnaliwyd yn Ninas y IJyn Halen Fawr, ar y Gfed dydd 
o Ebríll, 1853. 

[Parhad o dud. 6S.[ 

ARAETII TR HENnitlAD P. P. rRATT [paRIIAD]. 

Attironiaeth ysbrydol yr oes bresennol a ddygwyd i sylw y 
byd gan Josepli Smith. A phobl yr Unol Daleithiau a’i rliodd- 
asant ef i fyny i ferthyrdod, a’i ganlynwyr i dân a chleddyf, ac 
anrhaitli, a charchariad, ac alltudiad i’r mynyddoedd a’r anial- 
diroedd pellenig hyn, yn unig o herwydd fod cyfrwng i ohebu 
â’r byd anwcledig wedi ei gael allan, trwy ba un y gallai y byw 
glywed oddiwrtli y meirw. Nid cynt y darfu i’r bobl a’r 
genedl, a fuont felly yn euog o waed gwirion, gwblhau alltud- 
iad y Saint o’u mysg, nag y dechreuasant fabwysiadu rhai o’r 
un egwyddorion o athroniaeth ysbrydol, er mewn ystyr gwyr- 
droedig o’r gair. 

Golygyddion, llywodraethwyr, athronwyr, offeiriaid, a chyf- 
reithwyr, yn gystal à’r bobl gyffredin, a ddechreuasant bleidio 
yr egwyddor o ymddyddan â’r meirw, trwy weledigaethau, 
dewiniaeth, claerweliad, cyfryngau cnocio ac ysgrifenu, &c., 
&c. Yr athroniaeth ysbrydol hon o ymddyddan â’r meirw, 
unwaith ar ol ei sefydlu, trwy lafur, Uudded, dyoddefiadau, a 
merthyrdod ei sylfaenwyr diweddar; ac yn awr wedi ei chof- 
5 [peis ly. 



UDGORN SEION. 



leidio gan ran fawr o’r byd dysgedig, — a ddengys oruchafiaeti. 
rnwy cyflym a chyflawn — buddugoliaeth mwy eang nag a 
gwblhawyd erioed yn yr un faint o amser yn ein byd. 

Er ys chwarter canrif yn ol, darfu i faehgenyn anenw'og ac 
ychydig o’i gyfeillion, yn nifíeithdir gorilewinol îsew York, 
ddechreu ymddyddau â’r meirw. Yn bresennol, siaradir a 
phledir dros weledigaeth, dadguddiad newydd, claerweliad, cyf- 
ryngau, oraclau, &c., cyn belled ag y cyrhaedda dylanwad y 
wasg, neu alluoedd symudol yr agerdd. 

Mae un pwynt o bwys wedi ei enuill, buddugoliacth wedi ei 
chael, a thyrfa aneirif o alluoedd gwrthwynebol wedi eu 
gorclifygu, ar mi o’r gwirioneddau blaenaf a sylfaenol o eiddo 
athroniaeth “ Formonaidd,” hyny yw — “ Er i’r byw glywed 
oddiwrth y meirw.” 

Ond er y buddugoliaethau mawriou hyn o eiddo gwírionedd 
ar gyfeiiiornad, anwybodaeth, a tliraddodiad, mewn rhyw 
bwyntiau o athroniaeth ysbrydol, etto y mae llawer yn aros i’w 
wueuthur, cyn y teyrnasa gwirionedd dihalog yn fuddugol- 
iaethus, ac y rliydd tywyllwch a chyfeiliornad i fyny eu ham- 
ddiffynfa olaf ar y ddaear. 

Gan fod y fíaith o ohebiaethau ysbrydol wedi ei sefydlu, 
trwy ba rai y clywa y byw oddiwrth y meirw, ac nad yw 
mwyach yn gwestiwn o ddadl gan y rliai hyddysg, ni a adawn 
y pwynt hyny, ac a alwn sylw at y modd o wahaniaethu, neu 
farnu rhwng y cyfryngau eyfreithlawn r.eu anghyfreitlilawn o 
ohebiaeth — rhwng y santaidd a’r anmhur, y gwirioneddau, a’r 
celwyddau, a drosglwyddir felly. 

Mae geiriau y Prophwyd santaidd yn ein testun, tra y maent 
yn addef yr egwyddor o’r byw yn clywed oddiwrth y meirw, 
yn ceryddu personau ar gyhoedd, ac yn eu liargyhoeddi yn 
Hymdost, am ymofyn â’r dewiniaid, y rhai sydd yn hustyng ac 
yn sibrwd, ac yn ein hadgoöa y dylai pobl ymofyn â’u Duw er 
i’r byw glywcd oddiwrth y meirw! 

Trwy ba foddion, ynto, y gall pobl ymofyn à’u Duw, am fen- 
ditli mor bwysig à chlywed oddiwrth y meirw ? 

A pha fodd y gwalianiaethwn rhwng y rhai a ymofynant ag 
Êf, a’r rhai a ymofynant am yr unrhyw trwy fodd anghyf- 
ŵithlawn ?' 

¥n y lle cyntaf, : nis gall neb ymofyn â Duw yn llwyddiannus 



tDGORN SEION. 71 

«Utt y ragorfraint hon, oddieithr iddynt gredu mewn dadgudd- 
iad uniongyrchol mewn amseroedd diweddar. 

Yn ail, mae yn anmhosibl i ni ymofyn ag Ef yn llwyddian- 
nus, ac aros yn cin pechodau. Mae edifeirwcli trwyadl ac ad- 
ncwyddiad by wyd yn anliebgorol anghenrheidiol, os ewyllysiwn 
ymofyn ag Ef. 

Yn drydydd, Iesu Grist yw yr unig enw a roddwyd o dan y 
nefoedd, fel cyfrwng trwy yr hwn i nesâu at Dduw. Nis gall 
neb, ynte, fod yn gyfryngau cyfreithlawn, ag ydynt yn ang- 
liredinwyr yn Iesu Grist, neu mewn dadguddiad diweddar ; 
neu sydd yn aros yn eu pechodau ; ueu sydd yn gweithredu yn 
eu henw eu hunaiu, yn lle yr enw appwyntiedig. 

Ac yn mliellach, mae yr Arglwydd wedi penodi üffeiriadaeth 
santaidd ar y ddaear, ac yn y nefoedd, ac hefyd yn myd yr 
ysbrydoedd; yr hou Offeiriadaeth sydd yu ol urdd neu gyffel- 
ybiaetli ei Fab; ac,y mac wedi cyflwyno i’r Offeiriadaeth hon 
allweddau dadguildiad santaidd a dwyfol, a gohebiaeth rhwng 
angylion, ysbrydion, a dynion, a rhwng holl ddosparthiadau, 
tywysogaethau, a galluoedd ei lywodraeth Ef yn yr hoU 
fydöedd. 

A thrachefn — Mae yr Arglwydd wedi ordeinio fod yr hoU 
bethau mwyaf santaidd perthynol i iachawdwriaeth y meirw, a’r 
iioll ymddyddan a’r ohebiaeth santeiddiaf â Duw, angylion, ac 
ysbrydion, i’w cael yn unig yn nghyssegr ei Deml santaidd ary 
ddaear, pan fyddo wedi ei pliarotoi i’r dyben hwnw gan ei Saint; 
a’u bod yn cael eu derbyn a’u gweinyddu gan y rhai a ordein- 
iwyd ac a seliwyd i’r awdurdod hwnw, i ddal allweddau oraclau 
santaidd Duw. 

Am yr unrhyw cgwyddor y tystiolaetha y Propliwydi Isaiah 
a Micah, gan ddywedyd, mai yn y dyddiau diweddaf y dyhfa 
yr holl genedloedd i dŷ (neu Deml) yr Arglwydd, er cael eu 
dysgu yn ei ffyrdd, a rhodio yn ei lwybrau ; canys y gyfraith 
a â allan o Seion, &c. Yn awr, mae yn amlwg y byddai pobl 
yr lioll genecüoedd yn y dyddiau diweddaf yn hoUol anaUuogi 
ddysgu ffyrdd yr Arglwydd i berffeithrwydd, mewn unrhyw le 
arall heblaw mewn Teml santaidd wedi ei chyfodi yn mhlith 
y mynyddoedd. Canys pe byddai yr oraclau, a’r ordinhadau 
mwyaf santaidd, a’r aUweddau neu y dirgeledigaethau, i’w eael 
rnewn Ue arall, neu yn mhob Ue, ni chymmerai y bobl bytli y 



72 


TJDGORN SEION. 


drafferth o fyned i un tỳ yn mysg y mynyddoedd er mwyn 
dysgu ei ffyrdd Ef, a rhodio yn ei lwybrau. 

Y mae, ynte, yn fater o sicrwydd, yn ol y pethau a ddadgudd- 
iwyd i’r hen Brophwydi, ac a adnewyddwyd i ninnau, fod yr 
holl ymddangosiadau o faentyniad anifeilaidd, holl lewygon a 
gweledigaethau y sefyllfaoedd claerweliadol, yr holl ymddang- 
osiadau o gnociadau ysbrydol, cyfryngau ysgrifenu, &c., yn 
deillio o ffynnonell anmhur, anghyfreithlawn, ac ansantaidd-; a 
bod yr holl lestri santaidd ac etholedig ag sydd yn dal 
allweddau yr Offeiriadaeth yn y byd hwn, yn myd yr ysbryd- 
oedd, neu yn myd y bodau adgyfodedig, yn sefyll mor bell 
oddiwrth yr holl gyfryngau anmhriodol ac ansantaidd o oheb- 
iaeth ysbrydol, ag yw y nefoedd yn uwch nâ’r ddaear, neu ag 
yw dirgeledigaethau y drydedd nef, y rhai ydynt yn angliyf- 
reitlilawn i’w traethu, yn gwahaniaethu oddiwrth ffiloreg an- 
wybodaetli a ffolineb sectaraidd, neu ddewiniaeth ysbrydion 
drwg, a brudwyr gwrthodedig, swyngyfareddwyr, hudolwyr, a 
thynghed-ddarllenwyr. 

Cliwi Saint y Dyddiau Diweddaf! chwi filoedd o luoedd 
Israel! Yr ydych yn ymgynnuliedig yma y dydd heddyw, 
ac wcdi gosod y Conglfeini liyn, i’r unig ddyben fel y byddo i’r 
byw glywed oddiwrth y meirw, ac fei y gallom barotoi cyssegr 
santaidd, lle “gallo y bobl ymofyn â’u Duw, ac er i’r byw 
glywed oddiwrth y meirw,” ac fel y gallo y nef a’r ddaear, a 
byd yr ysbrydoedd, ymddyddan ynghyd — fel y gallo y brenin- 
oedd, y pendefigion, y llywyddion, y Uywodraethwyr, barnwyr, 
offeiriaid, cynghorwyr, a’r deddfwyr, y rhai a gyfansoddant 
gynnulleidfa gyffredinol Eglwys y cyntaf-anedig yn yr lioll 
swydd-gylchoedd hyn o fodoldeb tymmorol ac ysbrydol, eistedd 
mewn Cynghor mawr, a chynnal Congress neu Iys ar y ddaear, 
i gyd-drefnu mesurau er dadymchwelyd “ dirgelwcli anwiredd,” 
gorseddau gormeswy r, cy ssegrfeydd crefydd- dwy 11 a thraddod- 
iad, a theyrnasiad anwybodaeth, pechod, a marwolaeth. 

Saint! y buddugoliaethau hyn a ennillir, ac Iesu Grist a’i 
Saint a ddarostyngant bob galluoedd gwrtliwynebol, ac a gyr- 
haeddant amherodraeth gyffredinol yn y nef ac ar y ddaear, 
eyn sicred ag y tywalltwyd gwaed gwirion erioed ar Fynydd 
Calfaria, neu y torwyd y sêl swyddol ar ddôr beddrod Mab 
Duw. Mao gwaith y dydd hwn, o osod y Conglfeini hyn i 



UDGORN SEION. 


73 


Dcml, yu mhlith y mynyddoedâ, yn un cain yn mlaen tuag 
at y parotoadau anghenrheidiol erbyn y chwildroadau ncrth- 
ol hyn. 

Bydded i Scion orpheu y Deml hon, bydded iddi gael ei 
chyflwyno, a’i derbyn gan yr Hollalluog, tiydded iddi gael ei 
cltadw mewn santeiddrwydd yn ol cyfreithiau yr Offeiriadaetli 
santaidd, ac ni fydd anghen gwr ar Seion i sefyll gerbron yr 
Arglwydd, a derbyn yr oraclau, a gweinyddu yn ei gyssegr 
santaidd, a rhoddi allweddau ei lywodraeth ar y ddaear, 

Tra t’wyno haul, neu loer, neu scr, 

Neu tra bo t’wysogaethau’n bod. 

Os cytìawna y Saint y pethau hyn, ac heb fethu cadw gor- 
chymynion Iesu Grist, a chynghorion ei weision, ni Iwydda 
teyrnasoedd y byd byth yn eu herbyn o’r pryd hwn allan ac 
yn dragywydd. 

Eithr coflwch, 0 cliwi Saint y Goruchaf ! coflwcli fod y 
gelyn ar ei wyliadwriaeth. Ni wna yr tien sartt' hono a’i hang- 
ylion, y rhai a lywodraetliasant y byd isaf hwn gydag ychydig 
o eithriadau, dros gymmaint o oesau, oddef, yn ddof, ac heb 
un ymdrecli, i’r deyrnas, ac eisteddlc y llywodraeth, a chyssegr 
ein Duw, gael cu cyfodi drachefn ar ein planed, lieb gael eu 
tynu i lawr na’u gorehfygu mwyach, hyd nes y byddo i bob 
llathen ysgwâr o’r lywodraeth fawr gael ei hail goncwero gan 
ei pberchenogion cyfreithlawn. Na wna! O'r fynyd y torwyd 
y tir at y Deml hon, mae y rhai a gynhyrfwyd ganddo ef 
(Satan) wedi dechreu cyuddeiriogi; ac efe a barha i gyffroi ei 
weisiou i ddigofaint yn erbyn yr hyn sydd dda; eithr os bydd- 
wn ni ffyddlawn, y fuddugoliaeth sydd eiddom ni, yn enw lesu 
Grist. Amen. 

GWEDDI GAN YR HENURIAD HYDE. 

Dad Ilollalluog, yr liwn a breswyli yn y nefoedd, ac a eis- 
teddi ar orsedd dy ogoniant a’th allu, erfyniwn arnat i edrych 
arnorn, gyda mawr drugaredd, o’th lysoedd nefol, a gwrandaw 
ar ein gweddiau y rhai a offrymwn i ti y dydd hwn, yn enw 
lesu Grist, dy Fab. Er dy fod di yn ddyrchafedig mewn 
temlau nid o waith llaw, yn nghanol y gwaredigion a’r santeidd- 
iedig, etto ymddarostwng i’n cyfarfod ni yn ein sefyUfa isel, 
ac megys y gosodasom, cynnorthwya ni i gyflwyno i ti, y 



74 


UDGOBN SEIOK. 


Conglfacn hwn o cìddo Teml ddaearol Scion, fel y gorfoleddc» 
dy feibion a’th ferched i gyfarfod â’u Harglwydd yn ei 
chynteddau. 

Diolcliau tragywyddol ydynt ddyledus i ti, 0 Dduw eiu 
hiachawdwriaeth, am dy aml fendithion a’th drugareddau y 
rliai a estynaist i ni: canys er pan ein gorfodwyd i ffoi i dyff- 
rynoedd ac ogofey’dd y r mynyddoedd, ae ymguddio yn dy ystaf- 
elloedd dirgel, oddiwrth wyneb y sarff, neu ddraig erlidigaeth, 
yn goch gan waed y Saint a merthyron yr Iesu, ti a beraist i’r 
ltoll wlad ffrwythloni, a’r anialwch a'r diffeithdir i orfolcddu a 
blaguro fel y rhosyn. Hysbys i ti yw hanes ein gyrfa. Ein 
teilyngdod a’n hannheilyngdod a fuont yn agored i’th olwg, a’n 
doethineb a’n ffolineb ni fuont guddiedig oddiwrth dy lygaid. 
Vr wyt wedi amgyffred ein nerth a’n gwendid, ein llawenydd 
a’n gofidiau, ac hefyd ein dyoddefiadau a’n herlidigaetliau er 
mwyn dy enw, ynghyd â merthyrdod dy weision. 

Cofia ui, O Arglwydd, a bydded i lewyrch dy ffafr, fel enfys 
lieddwcli, aragylchynu dy bobl tra yr ymdeithiwn yma, ac yr 
aroswn yn denantiaid, wrth ewyllys, yn y eyrff brau hyn, sef 
trigfanau ein hysbrydoedd A chofia hefyd am ein gelynion, y 
rhai, trwy eiddigedd creulawn, a bwriad malcisus, a'n gorfod- 
asant i cliwilio cartref-leoedd yn y parthau pellenig hyn, ac yn 
y bedd mwy unig, neu grwydro fel dyeithriaid a phercrinion ar 
y ddaear, lieb ddinas barliaus neu orpliwysfa. Gwobrwya hwy 
yn ol eu gweithredoedd, a bydded iddynt fwyta o ffrwyth eu 
gweitlirediadau eu hunain, yn gymmaint ag na edifarhant. 

Deuddeg Apostol y Dyddiau DiwedJof, i ba rai y rhodd- 
wyd y gwaith pleserus o osod Conglfaen gogledd-ddwyreiniol y 
Deml hon, sef y Conglfaen olaf o’r adeilad, ydynt yma yn gyn- 
nulledig er cyflawni eu dyledswydd ger dy fron, yn nghanol 
awdurdodau dy Eglwys, a’r miloedd ymgynnulledig ag 
ydynt wedi dyfod i weled seremoniau rhwysgfawr yr ach- 
Iysur hwn. 

Erfyniwn, gan hyny, dy fenditliion ar ein penau, ar y dydd 
dymunol hwn, tra mae haul y nefoedd, ar ei ymweliad blyn- 
yddol â’i diriogaethau gogleddol, yn cyfnewid liyd y nod gakm 
natur, ac yn goleuo ei gwyneb â gweniadau grcesawiad. Eira 
y mynyddoedd tragywyddol a wneir i y 7 mollwng ar ei ddynes- 
iad, ac i ddylifo i waered yn ffrydiau grisialaidd o dclyf- 



T7DG0RN 8F.I0N. 75 

Tocâd bywiol, gon daenu bywyd a gwyrddlasni dros yr boJl 
wastadedd. 

O’r nwr Iiono ag y torwyd y tir er parotoi at y sylfaen hon, 
mac Satan wedi bod yn fwy diwyd yn cynhyrfu calonau ei 
hlant i ga6ân gwcision a phobl ein Duw. Eithr, 0 Arglwydd, 
y gwaith sydd eiddot ti, a’tli fraich sydd alluog i'w wneuthur 
a’i amddifTyn. 

Yr ydym yn awr, yn enw Iosu Grist, ein HarchofTeiriad 
mawr a’n Deddfroddwr, yn cyflwyno ac yn cysscgru y Congl- 
faen hwn i ti, gan ofyn y bydd i’r muriau a adeiladir ar y 
sylfaen hon gyfodi yn raddol, trwy ddiwydrwydd dyfal-barhaus 
dy bobl, dan dy ofal rhngluniaethol a’th fendithion di, a brnich 
amddiffynol ac amgeleddgar Angel dy brosennoldcb. 

Pwy bynag, O Arglwydd, a fenditliia ac a gynnorthwya ad- 
eiladiad y Deml hon, â’u flydd, eu hewyllys da, a’u heiddo— 
á'u harian a’u haur, â'u Uafur a'u Iludded, â’u ceffylau, eu da, 
eu defaid, a'u ŷd, ncu ag un neu yr oli o’u cynnyrchion, ang- 
henrheidiau, neu lesolion — hydded iddynt gyfodi mewn cyfoeth 
a dylanwad, ac yn ymddiried a ffafr Duw a'i weision ; a bydded 
i fenditliion y Dcml hon gacl eu hestyn iddynt, pa un bynag a 
fyddont ai Iuddewon neu Genedloedd, eaeth neu rydd, gwrryw 
neu fenyw. A phwy bynag a gynnygio rhwystro, gwrthwyn- 
ehu, neu attal adeibdiad yr adcilad hwn. neu a gnsâo ncu a 
ddifenwo yr unrhyw, neu a wnelo, mewn riiyw ddull neu fodd, 
yn wybodus, gwirfoddol, nen fwrindol, ddinystrio, niweidio, 
anafu, neu anffurfio unrliyw ran neu gyfran o’r gwaith, bydded 
y cyfryw nid yn unig ya ddiallu, yn wisgedig â chywilydd, 
gwarth, a chondemniad, eithr boed iddynt dderbyn yr un fath 
driniaeth ar eu personau eu hunain, yn ystod gyrfa dy raglun- 
iaethau, ag a ddichon iddynt amlygu neu ddymuno amlygu 
tuag at yr adoilad liwn. 

Brysia di yr amser, O Arglwydd, pan dderbynia dy Dŷ liwn. 
yn nghanol y mynyddoedd, y capfaen gyda bonllefau o lawen- 
ydd, ac y gorphener cf, ac y dylifo cenedloedd iddo — pan y dy- 
weda pobloedd lawer, “ Deuwch, ac esgynwn fynydd yr Ar- 
glwydd, i dỳ Duw Jacob ; ac efe a’n dysg ni yn ei ffyrdd, a ni a 
rodiwn yn ei lwybrau ef ; canys y g\-fraith a à allan o Seion,” 
gan ddynoethi pob ysbryd gau a thwyllodrus, pob egwyddor 
.wjrioneddol, ac hefyd y cyfeiliornadau ag sydd wedi diluwio j 



T6 


BDGOBN SEIOIí. 


eenedloedd mcivn terfysgoedd ac amrafaelÎQn, rnewn amrysorr, 
mewn tywyllwch, ac mewn pechod; a gwmii liyny symud llèn 
y gorchudd ag sydd wedi ei thaflu dros yr holl bobloedd, a’r 
Cenedloedd a ddeuant at oleuni Seion, a breninoedd at ddys- 
claerdeb ei chyfodiad. Cyflyma yr awr, O Dad tragy wyddoL, 
pan brofo y ddealltwriaeth a’r wybodaeth a gafodd dy weision, 
ar y man cyssegredig hwn, yn oleuni gwyldwr i’r cenedloedd 
ag ydynt yn morio ar fôr amser, ar ddiwrnod tywyll a 
chymylog. 

O I)duw ein tadau, Abraham, Isaac, a Jacob, gweddiwn ar i 
ti oruwch-lywodraetfru pob gweithrediad a symudiad o eiddo> 
awdurdod y byd, er hwylusu llesoldeb teyrnas y Gwaredwr, a 
pharotoi y ffordd i’w deyrnasiad buddugoliaethus ar y ddaear.. 
Bendithia bob llywodraethwr calon-onest yn llywodraethau 
a theyrnasoedd dynion : ac cr y gallant fod yn anwybobus o’th 
fwriadau a’th ddybenion, etto gwna hwynt yn oruchwylwyr i 
ddwyn oddiamgylch y bwriadau a fíurfiwyd yn. dy fynwes, ac 
a arfaethwyd yn dy galon. 

Dad santaidd, gweddiwn ar i ti fendithio Llywyddiaeth dy 
Eglwys hon, ac estyn eu dyddiau, fel yr hir-fwynhaom ni eu 
cynghorion, ac y llesolom ein hunain trwy eu doethineb. Cofia 
am y Deuddeg Apostol hefyd, gyda Llywyddion y Degau-a- 
thrugaiu, y rhai a alwant yn awr ar dy enw â’u lleferydd. Ka 
foed i neb o honom byth syrthio trwy drosedd, neu ddwyn 
gwarth ar dy aclios, neu ystaen ar ein cymmeriad ni. Eitlir 
cadw ni yn dy ofn, yn ngoleuni y gwirionedd, yn ffafr ein Duŵ, 
yn ymddiried ein gilydd, yn nghyfrif ein blaenoriaid, ac yn 
ffafr y cyfiawn. 

Gan ein bod wedi gosod a chyflwyno y Conglfaen hwn, 
gyda'n dymuniadau goreu, ein gobeithion mwyaf cariadlawn, 
a’n ffydd ddiysgog ar i’r adeilad gael ei gyfodi yn fnan a’i- 
orplien, gofynwn ar i ni gael dyfod' yn golofnau yn dy Deml 
ysbrydol, ac heb fyned allan mwyach, eithr i gynnal a dal i 
fyny, mewn cyssylltiad â’rholl ffyddloniaid, y goruwch-adeilad 
mawr a gyfodwyd gan anfeidrol ddoethineb, gallu, a daioni, yn 
yr hwn i gasglu, yn dy amser da dy liun, bob mab a mereh i 
hil syrthiedig Adda. Ac i Dduw a’r Oen y priodoler tragyw- 
yddol anrhydedd, mawl, llywodraeth, a gogoniant, yn awr ac 
yn oes oesoedd. Anien. 



ÜDGORN SEION. 


77 


Ain ddeg roynyd ar hugain wedi un, canodd y cór, “ Pro- 
claim to all people we’ve laid the foundation.” 

c A N. 

Proclaim to all people we’ve laid the foundation 
Of a Temple, to whicli the redeemed shall go ; 

Each tribe, tongue, and nation, throughout the creation, 
With songs of rejoicing unto it shall flow. 

Chorus. 

Shout liallelujah, through earth, air, and sea, 

Let angels assist us in our jubilee: 

Jehorah has spoken, our fetters are brokcn, 
Our bondage is ended, and Zion is free'. 

Who, who would have thought, through the vista of agcs, 
The lattcr day glory the Propliets should see? 

But, inspir’d by Jehoval), those reverend sages 
Gaz’d full on our blessings, and sung of the free. 

Shout haüelujali, &c. 

On the tops of the mountains, we’ll drink of trnth’s foun- 
tains, 

That flow from the heavens, both plenteous and free ; 

The standard erected, by Prophets predictcd, 

The nations shall gather God’s glory to see. 

Shout hallelujah, &c. 

Yna y Lly wj-dd Yocng a esgj'nodd y Conglfaeu gogledd- 
ddwyreiniol, ac a roddodd ei fendith fel j r caulyn : — Frodyr a 
chwiorydd, yr wyf yn eich beudithio yn enw Iesu Grist o 
Nazareth, ac yn gweddio ar fy Nhad yu y nef i’ch amgylehynu 
yn mreichiau ei gariad a’i drugaredd, a’n hamddiflyn hyd nes 
y gorphenom y Deml hon, y derbyniom y eyflawnder o’n cyn- 
nysgaethiadau ynddi, ac yr adeiladom lawer yn ychwaneg. Ac 
yr wyf yn gweddio hefyd, ar i ni gael byw i weled y Deml 
fawr yn swydd Jackson, Missouri. Gollyngir chwi yn 
awr â bendithion yr Arglwydd lesu Grist ar eieh penau. 
Amen. 

Yna yr orymdaith a ddychwelodd i'r Tabernacl, ac a 
ollyngwyd gan y Llywydd Young, Iiyd ddau yn y pryd- 
nawn. 


(I'w larhau.J 



EDGORN SEION. 


78 

PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parhail o dud. 31 . ] 

Peofwyd yn gyfiawn, maí dyben priodas yw lliosogi y 
rhywiogaethau dynol, a’u haddysgu yn mhob egwyddor cyf- 
iawnder, gael iddynt ddyfod fel Duw, a bod yn un gydag EC 
ao etifeddu liolL gyflawnder ei ogoniant. Gan mai liyn yw 
gwirioneddol ddyben priodas, mae gofyniad yn eyfodi yn nat- 
uriol, A oes gan y drygionus yr unrhy'W liawl i fendithion 
olafiaid lliosog, o dan y sefydliad dwyfol hwn, ag y sydd gan 
j cyfiawn ? Atebwn, nad oes ganddynt. Ac yn awr, cawn 
lÿned yn mlaen i ddangos o’r Ysgrythyrau, ddarfod i’r Ar- 
glwydd wneutliur gwahaniaeth mawr mewn perthynas i'r 
petli hwn, rhwng y drygionus a’r cyfiawn. 

Yn gyntaf, Nid oes siampl i’r drygionus gael ei briodi erioed 
trwy ddwyfol awdurdod. Yn mha le y ceir un engliraifft o’r 
fath liyn? Mae genym gyflawnder o enghreiflìiau lle bu i’r 
rhai drygionus gael eu priodi; ond a oedd y priodasau hyn 
trwy ddwyfol osodiad? A gyssylltwyd hwynt ynghyd gan 
Dduw? A gafodd y gweinidogion a weinyddasant eu cyfar- 
wyddo trwy ddadguddiad i’w cyssylltu ynghyd megys un 
cnawd? Nid oes genym enghraifft o’r fath yn yr oraclau 
dwyfol. Mae yn wir fod yr Y’sgrythyrau yn goddef y fatli 
arferiad yr un modd ag y goddefodd Duw briodasau anghyf- 
reithlawn yn ystod y ddwy ganrif ar bymtlieg diweddaf, a’r 
un modd ag y goddefodd Ef y gyfraith ysgaru yn mysg yr 
Israeliaid, o herwydd caledwcli cu ealonau. Efe a oddefodd y 
rhai drygionus i briodi, yn unol â chyfreithiau dynol ac awdur- 
dod ddynol, mewn trefn na byddai i ddynolryw ddyfod yn 
ddarfodedig, yr un fath ag y goddefodd Ef i blant Jacob 
werthu eu brawd ieuengaf i’r Ismaeliaid, mewn trefn na ddar- 
fyddent trwy y newyn. Mae llawer o bethau a ganiatêir gan 
Dduw, o lierwydd caledwch calonau dynolryw, y coudemnir 
liwy o’u plegid yn nydd y farn. Condemniwyd brodyr Joseph 
am eu gweithredoedd, ond parodd Duw i ddaioni ddeillio oddi- 
wrthynt ; modd bynag, ni bu i hyn eu eadw hwynt oddiwrth 
eu lieuogrwydd. Eeily y mae yn lierwydd y rhai a feiddiasant 
briodi hob awdurdod ddwyfol, para Duw i ddaioni ddeillio 
oddiwrth y cyfryw yn ughadwraeth y rliywiogaetliau dynol ar 



ÜDGOEN SEION. 


T9 


y ddaoar: cithr ccnedlaethau y drygionus. y rhai fel iiyn a 
dreisiasant y dwyfol sefydliad, a fwrir i uffem, ac a gollant y 
bcndiíhion a’r breintiau a berthyiiant i’r rliai cyfiawn a briod- 
asant trwy awdurdod ddwyfol. Gan hyny, y ffaith nad ydyw 
Duw yn cyssylltu y rhai drygionus mewn priodas, sy dystiol- 
aeth nad oes ganddynt hwy yr unrhyw frcintiau á'r rhai cyf- 
iawn, yn y santaidd ordinhad briodasol hon. 

Yn ail, paham nad ydyw Duw yn eymnieradwyo priodasau y 
rhai drygionus yn gyfartal gyda y rhai cyfiawn ? O herwydd 
eu bod, trw^- eu drygioni, nid yn unig yn tynu damnedigaeth 
arnynt eu hiinain, ond ar eu plant hcfyd. Y plant yn gweied 
arferion drwg eu rhieni ydynt dra thebygol o ddilyn eu camrau 
drygionus. Ni a welwn hyn yn cael ei gyflawn amlygu, nid 
yn unig mewn teuluoedd drygionus, ond yn mhlitli cenedloedd 
drygionus. Yr oedd y cenedloedd a breswylient wlad Caanan 
gynt yn annheilwng o’r ordinhad briodasol neu o hiliogaeth, 
oblegid eu plant, yn canfod siamplau drwg eu rhieni, a aethant 
yn waeth-waeth, hyd ncs y daeth eu camwedd yn llawn, pan 
y bu i’r Arglwydd, mewn trefn i roddi attalfa ar eu priodasau 
anghyfreithlawn ac ar liosogiad gwcithredwyr drygionus, gael 
ei orfodi i ddystrywio gwyr, a gwragedd, a phlant, hyd i nifer 
llawer o filoedd. Gwrandawer yr hyn a lefarodd yr Arglwydd 
wrth feibion Israel o’u plegid, “ Ond o ddinasoedd y bobloedd 
hyn, y rhai y mae yr Arglwydd dy Dduw yn eu rhoddi i ti yn 
etifeddiaeth, na chadw un er.aid yn fyw : ond gan ddifrodi 
difroda hwynt; sef yr Hethiaid, a’r Amoriaid, Caananeaid, 
a’r Phereziaid, a’r llefiaid, a’r Jebusiaid; megys y gorchyni- 
ynodd yr Arglwydd dy Dduw i ti : fel na ddysgont i chwi 
wneuthur yn ol eu ffleidd-dra hwynt, y rhai wnaethant i’w 
duwiau; a phechu o honoch yn erbyn yr Arglwydd eich Duw.” 
— (Deut. xx, 16, 17, 18.) Pan ddaeth Abram gyntaf i’r tir 
hwnw, dywedodd yr Arglwydd wrtho nad oedd eu hanwiredd 
“ wedi ei gyflawni etto.” — (Gen. xv.) Eithr rhyw bedair neu 
bum canrif wedi hyn, daeth y plant, drwy arferion llygredig eu 
tadau, yn gyflawn addfed mewn pechod, ac a lanwasant i fyny 
fesur eu cwpan. Ac i rwystro i’r ddaear gael ei gorlenwi â'r 
eppil drygionus hyn, a llygru Israel gyda eu harferion ffiaidd, 
yr oedd yn anghenrlieidiol llwyr ddinystrio pob enaid a anad- 
lai. Yn lle i’r Arglwydd ystyried y cenedloedd hyn yn addas í 



ÜUGOBN SEION. 


«0 

briodi, nid j’styriodd efo liwynt yn deilwng o fyw, na’u plant 
chwaitli ; gan liyny efe a’u dystry wiodd liwynt, ac a roddodd eu 
tir i’w bobl, ac a addawodd iddynt ar yr auunodau o gyfiawn- 
der, y byddai iddo fenditbio eu tir yn ddirfawr, a cbynnyddu 
eu deadellau a’u praidd, cu golud a’u cyfoeth. Dywcdodd Moses 
wrtbynt, “ A’r Arglwydd a’th lwydda mewn daioni, yn jjrwylh 
th/ fru, ac yn ffrwyth dy anifciliaid, ac yn ffrwyth dy ddaear, 
yn y tir a dyngodd yr Arglwydd i’th dadau ar ei roddi i ti.” — 
(Deut. x.\viii, ii.) 

Israel, gan liyny, o herwydd cyfiawnder, a ystyriwyd yn 
deilwng o'u bendithio gyda chynnydd plant, a’u lliosogi yn 
ddirfawr, a’u dyfod fel tywod ar làn y môr yn aneirif; ond ys- 
tyrid hwy yn deilwDg o’r fendith hon yn unig ar ammodau o 
gyfiawnder ; oblegid os troent ymaith oddiwrth yr Arglwydd, 
ni byddai iddynt fod ddim cymhwysach i achub eu plant nâ 
chenedloedd creill. Dywedodd Moses, os gadawent hwy gyf- 
iawnder, yr ymwelid â hwythau gyda phob raath o bliiau a 
melldith; ac yn mhlith trallodion ereill efe a ddywcd, “ Chwi a 
adewir yn ychydig bobl, lie yr oeddech fel sèr y nefoedd o 
liosogrwydd.” “A bydd, megys ag y llawenychodd yr Ar- 
glwydd yroch i wneutìiur daioni i chwi, ac Cch amlhau; felly 
y llawenycha yr Arglwydd ynoch i’ch dinystrio a’ch dyfetha 
cliwi.” — (Deut. xxviii, 62, G3.) Yma, ynte, y gw’elwn, ei fod yn 
achos llaweuychu gyda’r Arglwydd i liosogi y rhai cyfiawn, ac i 
leihau y rhai drygionus. Gan hyny, lliosogiad a fwriadwyd yn 
WTeiddiol i’r cyfiawnion; eithr y rhai drygionus a ryfygasant 
i gymmeryd y fendith hon iddynt eu huuain, ac a fuont felly 
yn offerynau mewn dwyn cannoedd o filiynau i’r byd, y rhai y 
mae Duw yn rhwym, o amser i amser, i’w tori ymaith a’u gyru 
i uffern, fel na diiyger y byd oll o dan eu harglwyddiaeth, ac i’r 
felldith draflyncu yr lioll ddaear megys yn nyddiau Noali. 

(I’w barhau.) Cyf. R. Ddc. 

GWEITHIAU GLO A HAIAEN DESERET. 

Tvr’d, Awen, a brysia i’th gampwaith cywreindeg — 

Er groesaw’th ddyfodiad, diosgaf fy het ; 

Rho gymhortli yn awr i ddyrchafu arwyrain 
O glod i Waith Iiaiarn a Glo Deseret : 


UDOORN SEION. 


81 


Wrth rwygo mynyddau, a threiddio i ddyfnderau, 

Fe gafwyd trysorau fu oesau yn nghudd, 

Sef glo a mŵn haiarn o fewn ein Tiriogacth, 

Wna i ni’r Ueseretiaid ryfeddol fawr fudd. 

Ni raid ymddibynu am hniarn estronol 
I wneyd erydr ac ogau at driniaeth ein tir; 

Ccir nwyddau rhagorol o Weithfa yr Haiarn, 

I lenwi cfclau ein gofaint cyn hir ; 

Amaethwyr a chrefftwyr gânt hoh math o arfau, 

A fo’n anghenrhoidiol er gwncutiiur eu gwaith; 

Iiin meircli a bedolir ag haiarn cartrefol, 

Fcl byddont barodol, wcis dethol, i’r daith. 

Crochanau, ystôfau, pob llestri cogyddio, 

I’r gwragedd a’r merched a gawn idd ein tai, 

O’r gwertlifawr ddefnyddiau rhagorol gyfodir 
Yn awr o fẃn-glawdd Dcseret yn ddilai; 

A pliob math o hoeliou at gydio celfrddwaith, 

Mewn teiau a themlau, a geir yn ddi-wâd, 

O waith yr hoelionydd, o'r liaiarn a gocthir 
Yn awr yn ffwrnesi cartrefol ein gwlad. 

Cawu gledrffyrdd liaiarn o ddinas i d linas — 

Ar hyd-ddynt fel mellt y carlama’r meircli tân, 

Pa rai yn gyssonawl fydd at ein gwasanaeth, 

Er cludo masgnachaeth yn ol ac yn mla’n ; 

O Deseret rhedant i làn Colorado, 

Er cludo ein brodyr a’n chwiorydd i’n mysg; 

Ar garlam y deuant i fyny i dir Seion, 

Ar gledrffordd, i dderbyn y ddwyfol wir ddysg. 

Fe dderfydd yr wban, a'r tuclian, a’r ochain, 

A’r cwyno aflawen am danwydd sy’n bod, 

A’r gortbrwm trafferthus ar ddyn ac anifel, 

Wrth yru o ganion i ganion am goed: 

Merch Seion, bydd Iawen ac ymgalonoga, 

Wrth wel’d dy AYaitli Ilaiarn a Glo ’n myn’d rhag blaen; 

Dy galch-faen a losgir er codi dy dcmlau, 

A glo, yn Uo manwydd, fydd defnydd dy dàn. 

Ehwydd bynt it’, Waith Haiarn a Glo Deseretia, 

Duw’r nefoedd a lwyddo dy gamrau o liyd; 

Doed gwytliieu at wythien o’tli drysor i’r golwg, 

Nes byddo it’ faeddu gweithfeydd yr holl fyd: 

Pwy ŵyr nad o lionot ceir defnydd eirf rhyfel, 

Er gosod plant Duw o’u caethiwed yu rhydd, 

Gan ddial gwaed saint a phrophwydi’r Goruchaf: 

Prysured, 0 gwawried, a deued y dydd. 

Meiswn t Forge, 

ScJ' Wm. Leicis ( Gitrilym Ddu ). 



S* BDGORN SEIOS. 

MYNEGIAD CYFRIFI ADOE 

O EGLW YS 1ESU GIUST O SAINT Y l'YODIAU OIWEDDAF YV YR 
YNYSOEDO PRYDEINIG, 

Am yr Hanner b'wyddyn yn lerfynu Meh. 30, 1853. 

Cynnnrileddau. Cang. O. .-I. Hen.Off. Ath. Ol.Tor Mnr.Ymf.Bcri.Oll. 


1 ManchesltT 

36 

1 

1 

195 

173 

127 

57 

46 

19 

175 

155 3166 

2 Lluitdain 

40 

1 

1 

186 

130 

104 

60 

135 

13 

161 

280 

2120 

3 Birniin&hain .... 

20 

3 

0 

129 

147 

86 

61 

103 

16 

103 

166 

1827 

4 Norwicli 

26 

1 

0 

57 

73 

47 

29 

49 

5 

95 

160 

1059 

5 Liveipool 

11 

2 

0 

56 

6ü 

41 

21 

27 

8' 

85 

65 

1005 

G Nottin&baiiisliire 

17 

1 

0 

66 

62 

50 

27 

72 

13 

32 

93 

930 

7 Shellield 

19 

1 

1 

61 

54 

33 

20 

113 

r» 

17 

74 

888 

s Rradforri 

22 

0 

0 

72 

59 

39 

10 

43 

0 

34 

120 

846 

!) Chettt'iibani 

23 

2 

0 

73- 

49 

36 

25 

34 

9 

19 

45 

sOu 

!n Preslon 

14 

1 

0 

62 

47 

40 

13 

15 

10 

14 

27 

696 

1 1 Hen-fnirishiie .... 

25 

I 

0 

63 

46 

34 

17 

27 

10 

114 

41 

680 

I'2 Waiu icRslure .... 

28 

1 

0 

68 

42 

35 

18 

19 

2 

21 

31 

670 

13 Sonih 

16 

2 

0 

35 

41 

27 

24 

18 

14 

33 

50 

655 

14 Itedfoi díJiire .... 

19 

2 

0 

38 

48 

19 

20 

41 

7 

42 

73 

648 

15 Newcastle-oi; l’yne 16 

3 

0 

63 

40 

32 

20 

43 

17 

33 

109 

627 

16 Keut 

22 

0 

0 

46 

37 

32 

16 

44 

3 

39 

72 

602 

17 Soiuh.nnpton .... 

‘20 

2 

0 

28 

37 

23 

8 

48 

3 

60 

99 

581 

1 s WoiceMer&hire .. 

15 

0 

0 

36 

22 

17 

13 

61 

11 

48 

58 

562 

I!) Ueading 

18 

1 

0 

53 

28 

28 

19 

14 

2 

30 

42 

540 

20 Staflordshire .... 

13 

1 

1 

66 

46 

21 

20 

35 

6 

15 

30 

475 

2 1 Wiltshire 

14 

2 

0 

33 

34 

20 

22 

31 

9 

26 

40 

463 

2-2 Lincolnshire .... 

19 

1 

0 

35 

34 

20 

7 

48 

4 

36 

55 

405 

23 Derhyshire 

13 

0 

0 

33 

30 

20 

10 

32 

6 

11 

22 

405 

24 Leiceslershire.... 

11 

2 

0 

25 

22 

17 

13 

‘28 

1 

32 

33 

39» 

‘25 Essex 

15 

0 

0 

28 

21 

17 

13 

32 

1 

10 

60 

326 

2« Hull 

7 

0 

0 

21 

17 

13 

3 

6 

3 

17 

22 

292 

27 Cainhririsesbiie . . 

lü 

1 

1 

15 

27 

12 

6 

11 

2 

37 

27 

291 

28 Dorsetsbire 

7 

0 

0 

14 

10 

12 

12 

1« 

1 

0 

24 

261 

29 LaniPs End 

6 

0 

0 

17 

12 

13 

6 

13 

2 

12 

26 

230 

30 Shropshire 

8 

1 

0 

20 

11 

9 

6 

6 

3 

12 

42 

223 

31 Carlisle 

4 

1 

0 

13 

7 

7 

3 

5 

l 

0 

7 

161 

32 Mor&auwg Ddi'jr 

31 

0 

3 

240 

105 

99 

74 

297 

28 

86 

05 

1811 

33 Sir Eynwy 

19 

0 

0 

84 

23 

30 

27 

20 

8 

19 

26 

583 

34 Morg’anwg Orllew. 

19 

0 

0 

C8 

35 

3rt 

21 

10 

3 

20 

44 

497 

35 Ltanelli 

9 

0 

0 

60 

9 

19 

12 

7 

5 

19 

6 

346 

36 Dcan Peiif.-o .... 

13 

0 

1 

38 

9 

0 

6 

6 

1 

8 

41 

214 

37 Sir rrychemiótí.. 

10 

0 

0 

34 

13 

7 

11) 

11 

0 

2 

2 

170 

38 Sir (iaertyrddm.. 

8 

0 

I 

26 

10 

5 

7 

3 

2 

6 

15 

170 

39 Sir Ddmbych .... 

5 

0 

0 

15 

6 

5 

3 

9 

1 

12 

8 

118 

40 Sir Fflint 

4 

0 

0 

20 

4 

4 

2 

7 

0 

2 

7 

117 

41 Sir Aberteilì .... 

6 

0 

0 

14 

7 

3 

2 

5 

0 

0 

8 

114 

42 Sir Feii ionydd .. 

5 

0 

0 

14 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

65 

43 Gosledd Pentro.. 

5 

0 

0 

14 

3 

3 

1 

2 

0 

0 

9 

55 

44 Sir Fòn 

5 

0 

0 

10 

5 

1 

1 

4 

0 

0 

5 

54 

45 Dytfiyn Conwy .. 

3 

0 

0 

11 

5 

4 

3 

1 

0 

ì 

5 

53 

46 Glasgow 

1!) 

2 

0 

103 

7S 

lrtl 

25 

87 

12 

73 

49 

1634 

47 Edinbnrgh 

19 

0 

0 

56 

44 

35 

14 

37 

8 

45 

64 

723 

4S Dniidee 

7 

1 

0 

21 

13 

10 

6 

18 

1 

11 

28 

323 

49 Kilmaiuock .... 

8 

1 

0 

28 

13 

17 

9 

22 

3 

li 

19 

263 

ôo Beltast 

3 

1 

0 

7 

4 

2 

1 

0 

0 

19 

8 

70 

51 1) nblin (Cansen) 

1 

o 

o 

5 

1 

l 

1 

o 

o 

2 

3 

36 

.5*2 Loudonderry (etto) ] 

1 

o 

2 

3 

o 

o 

5 

o 

1 

5 

23 

53 Isle of Man 

3 

o 

o 

11 

3 

2 

1 

3 

o 

16 

2 

82 


Cyfauswm.... 737 40 10 257S 1654 1410 834 1770 274 1722 2601 30600 


DDGORN 8EION. 


85 


iLYWY D DIAETH YH EGLWYS YN YR YNY90EDD PRYDEIN1€. 

LLYWYDD. 

Sanntel W. Richards. 

C YNG UOIl W Y E. 

Daniel Spencer, lolm Vau Colt. 

LLYWYDDIAETH YR EGLWYS YN NGHYMRU. 

LI.TW YDD. 

William S. Phillips. 

• YNOHORWYR. 

Johu Davi9, Dau Jones. 

LLYWYDDION ADR4NAU. 

LHWYDD. ADBAN. 

Jolin Vau Coit, Cynnarìleddan Birmlneb&in, Worce&leríhire, Chelten. 
Iiam, ac Herefortlíb'oe 

Benjamtn Brown, Cyimndleddan Llnnda>n, Reading, K« »t. ac Essex. 
JohiiS. Fiillmer, Cyiinadlcddau Manchoter. Lwrrpool. a PreMou. 

Dtirr P. Curtis. Cyniiadleddau Soutli. Wiltsliire, a Land's End. 

Edu-.ird Bmiker, Cyuiiadleildau Shefl»t*l»l . Li»colm*lnre. a Bradford, 
Riclrard Coi>k, Cyiiuadleddan Wanvicksbire, BeilfordDhiie, Cambridge* 
sbire, a Norwich. 

Cliaimcey G.U’ebb, Cynnadleddau Newcastle-oii-Ty»e, Hull, a Carlisle. 
Jaines G. Willie, Cynnadleddaii S«Hilliainptoii. a Dorselshire. 

Cbarles Sniith, Cyunadl. Deibysbircf, Leicetlersliire, a Nouinnhainshire. 
Svlve6ter H. Earl, Cynuadleddaii Slalfordbhire, a Shropbhire. 

Tlioinas Jereiny Cynnadl. Morganwg Orllew., Llanelli.a Chaerfyrddin. 
Daniel Daiiiels, Cynnadl. Sir Aberteiti. Goeiedd Peofn», a Deau Penfro. 
Joliu Pariy, ieu., Cyunadleddau Sir Feirionydd, Sir Fòu. D>flryu Couwy, 
Sir Ddiuhycb, a Sir Fllint. 

Roliert Camphell, C>nnadl. Glasgow. Ëdinhurgb. Dundee, a Kilmarnock. 
Johu McDuiiald, Cyunadledd Beltast.a Cüaujtn Londondetry. 

LLYW YDDION AC YSGRIFENWYR CYNNADLEDDAU . 

LLYWYDÜ. YSGBIfENYliI». LLYWYDD. YSGRIFBNYDD. 

1 Perry G. Sessioua, Jas. Jobu&tone. 2Alsaac Allred, 

2 James Marsden, T. C. Aiuistnmg 29 Jo>epb Hall. Samnel Francls 

3 A. Marchaiit, Chai les Juiies, 3i) Jolm O. Angus, Jesse Gardner. 

4 Joliu H>de, 31 Milleu Atuood, Jolin lrvtng. 

b A. F. McDonald, Geo Tnrubull. 32 Dan Jones, William Lewis. 

<» Henry Savage, Jtibu Piuirn. 33 Thomas Giles G. W. Davies. 

7 William Glover, J. C. Saiideison 34 Rohert Evans, George Byuater 

8 Johu Albistou, Heni) J. Jarvis 35Dewi K Jones, A. L. Jones. 
ÖJohn Robinson William Clark. 30 Johu Piice, Jt>ün Gibbs. 

10 Robert Menzies, Jobu Foley. 37 Jolin D. RobeftS, Evan E. Morgan 

11 Tbos. Williams, Henry Waldon. i 38 Tbos. C. Martill, Isaac Jones. 
l2Grabuni Douglas, Job» Hole. | 39 Jobn Parry, i«*»., Gritlìih Roberts 

13 Hugli Patuck, Rnsb McDoiiald 40 J >hn N Joues, Leuis Davies. 

14 Job Smiib, Johepli Hyde | 41 Job» Evans, David Jobu. 

15 Thomas Squires, Ebeuezer Gillies 42 W. W. Ricbaids, John Davies. 

16 Jobn Lewis, Jas. Albon, ien. 43 Pbilip Sy kes, Tliomas Evaus. 

17 Geoige Brauiuell, Cbas. R. Savage 44 William Srinms, Jobn Davics. 

18 Matlhew Rowan , Jobn Kelly. 15 Ricbanl Hobens, Wiliiatn Davies. 
10 William G. Mills, T J. Bryceson 46 Ëdward Martin, Patrick Lyncli 

20 Jos. Westwood, WiHiam Wrigbt. 47 T. W. Brewerton, F. C. Rohinson 

21 Jobn Ba>ker, Heury Fulstone. 48 Andrew Fergusoo, James Mair. 

22 Charles Derry. 40 Josepb Bootli, Patrick Lyncii 

23 William McGliie, Jolin Bnsh. 50 .lohn MeDonald, 

24 Edwaid Frost, Tbos. Harrald. 51 Gilbert Clenieuts, H. E. Bowring 

25 Martin Slack, C. W. Penrose. 52 Tliomas Ord, Hugh Shepparrf 

26 Jolm T. liardy, A.S. Green. 53 Aiultew Galloway, James Dwtt'. 

27 J. V. Long, Johu M. Browu 



8i 


ÜDGORN 8EION. 


AMTIYWIAETITAU, &c. 


Mr:nr>wnon. — Gochelwch feddwdod, rhag i bob dynion da 
eicli gochelyd chwi ; Ile y mae mcddwdod yn Ilywodraethu, y 
mae rheswm yn alltud ; rliinwedd yn ddyeithr, a Duw yn elyn; 
cabledd yn ddoethineb, Uwon a rhegfeydd yn hyawdledd, a 
phob cyfrinach yn cael ei chyhoeddi a’i dadguddio. 

Arferid dywedyd gan y Erenin Alphonsus, 11 Mae fy mhrif 
gynghorwyr (gan feddwl ei Iyfrau) yn llawer gwcll i mi nâ holl 
ddynion byw y bj’d ; canys y maent hwy, heb weniaith nac 
ofn, yn dangos i mi y gwirionedd.” 

Cr.oi), fel aur a pherlau, sydd yn werthfawr o herwydd ei 
brinder; colla ei werth pan ddeua yn gyffredin, ac nid yw 
tnwyaeh yn cynhyrfu awydd, nac yn cymhell i ddiwydrwydd 
ac ymdrcch. 

Yn hwn a ohiria edifeirwch hyd ddydd arall, sydd ganddo 
ddiwrnod yn rhagor i edil'arhau o’i herwydd, a diwrnod yn Uai 
i edifarhau ynddo. 

Nid oes fater o ba wreiddyn yr ydym yn disgyn, os ydym 
yn feddiannol ar rinwedd ; canys rhinwedd yn unig sydd yn 
cyfansoddi gwir anrhydedd. 

Gwaitu cysson a warcheida yn erbyn profcdigaeth. 

PEÎWILL. 

O Arglwydd, edrych arnom, dy bobl, ar y llawr ; 

Eho in’ o’th nefol Ysbryd, a maddeu’n beiau ’nawr: 

O herwydd ’rym yn dystion it’ wneyd hyn lawer gwaith; 

Gwna etto, ’rwy’n dymuno, cin cadw gyda’th waith. 

Penyhfcl. John Eyans. 


Tai.iadau o Goe. 22 htd Gor. 28. — Llanelli, £ 5 ; Ponty- 
typridd, 7s ; Aberamman, 14s; Hirwaen, 3s 3c; Georgetown, 
5s lc; Troedyrhiw, 3s 2c. — Cyfanswm, £6 12s 6c. 

Anfoner pob Uythyron, yn cynnwys eirchion a thaUadau, 
i John Dai-is, Printer, Georgetown , Merthyr-Tydfil. 


cynnwysiad. tdd 

Cofnodion Cynunanfa Gyflfredinol a gynnaliwyrt yn Ninas y Llyn Halen 6U 


Priorias Nefolaidd 78 

Gweithiau Gio a Haiarn Deseiet 80 

Myneuiad Cyfrifiadol, &c 82 

Amiywiaetliim, &c 84 


MERTHYR TYDFIL : 

AKG RAFFWYD A CHYHOEUDWYD O AW J. DAYtS, CEORCETOWN. 


UDGORN SEION, 

N BU 

#frrn y &amt. 


Rhif. 6.] AWST 6, 1853. [Cvf. VI. 

COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL EGLWYS 
IESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

A gyrmaliwyd yn Nìnas y Llyn Ilalen Fawr, ar y Gfed dydd 
0 EbriH, 1853. 

(Parhad o dud. 77.] \ 

Tahemacl, trì yn y ptydnawn . — Galwyd y Gymmanfa i drefn 
gan y Llywydd Young. 

Canwyd. Gweddiwyd gan yr Ilenuriad Amasa Lyman. 
Canwyd. 

Y Llywydd Yocng a draddododd y ganlynol 
BREGETH. 

Yr ydym wedi cydymgynnull y prydnawn hwn i barhau 
busncs y Gymmanfa, rhan o ba un a ddylai gael ei defnyddio 
at hyfforddi, addysgu, olrhain i mewn i brofiad yr Eglwys, 

' neu mewn unrliyw ffordd yr amlygo Ysbryd yr Arglwydd. 

Gall y fusnes neillduol ag sydd i’w thrafod mcwn Cymmanfa 
fel hon, gael ei gwneyd yn dra chyflym— dichon y gallwn 
wneuthur yr oll sy’n anghenrheidiol, mewn hanner diwrnod, 
ncu mewn diwrnod o bellaf. 

Daethom ynghyd i’r dyben o addoli yr Arglwydd, ac y mae 
amry w wedi dyfod o beilder, y rhai a ddymuncnt ddyfod i fyny 
yma ac ymuno â’u brodyr i fyfyrio ar waith y dyddiaudiwedd- 
af, ac i lefaru wrth eu gilydd eiriau cysur ; canys y mae yu 
6 [pris ly. 


ÜDGOEÎí SEIOH. 


86 

ymarfcriad tra phleserus, ar achlysuron fel hwn, yn gystaf a g 
mewn cyfarfodydd ereill, i adrodd drosodd wrth y naill y llall 
helyntion bywyd, teimladau y galon, y galanastra a fu yn ein 
plith, yr anliawsderau a orchfygasom, a’r dyddiau, y misoedd, 
a’r blynyddoedd y dygwyd ni trwyddynt, 

Mi a ddywedaf, fel un, cyn helled ng y deii gyssylltiad â’m 
teimladau fy hun, fod fy mrodyr at eu rhyddid i siarad am yr 
hyn sydd y n eu calonau. Hyny y w fy mraint i ; a dymunaf 
iddo gael ei ddeall mai hyny hefyd yw hraint y rhai a anerch- 
ant y gymmanfa hon. Os ydynt am draddodi araeth ar atli- 
rawiaeth — ar gasgliad Israel, er enghraifft, maent, at eu rhyddid 
i wneuthur felly. Os oes rliywun yn dymuno pregethu eg- 
wyddoriou cyntaf yr Efengyl, edifeirwch a bedydd, ynghyd â’r 
doniau, y mae at ei ryddid. 

Oni hai fod eisieu i’n cyrlf gael eu bwyda a’u dilladu, mi a 
gynnygiwn fod i ni aros yma ychydig o fisoedd, i roddi cyf- 
leusdra i bawb lefaru, i annog, gweddio, prophwydo, canu, 
llefaru mewn tafodau, neu wneuthur pa heth bynag a amlygai 
yr Yshryd iddynt. Eithr mae ein gwaith ni yn waith yr amser 
presennol. Yr iacliawdwriaeth yr ymgeisiwn am dani sydd 
am yr amser presennol; ac os ymgeisiwn am dani yn iawn, fe 
ellir ei chael, a’i mwynhau yn barhaus. Os parha heddyw, ar 
yr un egwyddor y parha y fory, y dydd nesaf, yr wythnos 
nesaf, neu y flwyddyn nesaf, a gallem ddywedyd, y tragywydd-- 
oldeb nesaf. 

Os ydym yn gadwedig, yr ydym yn ddedwydd, yn llawn 
goleuni, gogoniant, a dealltwriaeth, ac yn dilyn gyrfa er mwyn- 
hau y bendithion sydd yn nghadw gan yr Arglwydd er ein 
mwyn. Os parhawn i ddilyn yr yrfa liono, cynnyrcha i ni yr 
hyn sydd arnom eisieu, hyny yw, bod yn gadwedig y fynyd 
hresennol hon. A gosoda hyn y sylfaen i fod yn gadwedig yn 
oes oesoedd, yr hyn yw iachawdwriaeth dragywyddol. 

Erodyr, yr ydym wedi cyfiawni bwriad ein calonau, yr hyn 
ddarfu i ni ewyllysio ei gyflawni. Ac yn wir, mae y meddwl 
hwn wedi ymwthio i’m calon yn ddiystyriaeth, sef — Yn mha 
beth ni cliyflawnasom yr liyn oll a ewyllysiem wneuthur? nid 
yn unig mewn cloddio y ddaear, a gosod y Conglfeini yn 
nglianol prif gorff yr adeilad a gyfodwn yn Deml, eithr yn 
sahẁbeth y myfyriasom wneuthur- dim, na wnaethom, er adoil-' 



CDGORN' SEIOS. 


87 


aüu Teyrnas Dduw ? Os oes methiant wedi bod, nid yw yn 
dod i’m meddwl ar yr amser hwn. Nis gallaf yn awr ad-alw 
i’m meddwl unrhyw amgylchiad o’r fath, yn ngwyneh yr holl 
erlidiau a chystuddiau ag y mae’r bobl hyn wedi myned 
tr,wyddynt. 

Er i’r gelyn gael gallu i ladd ein Propliwyd, hyny yw, lladd 
ei gorff, ai ni chyflawnodd efe yr hyn oll ag oedd yn ei galon 
i’w gyflawni yn ei ddydd? Do, ac yr wyf fi yn ddigon 
gwybodus o liyny, ac y mae genyf yma lawcr o dystion a’i 
clywodd yn dadgan iddo wneuthur pobpeth a alîasai wneuthur 
— ei fod wedi dadguddio pob peth a ellid ddadguddio yn bresen- 
■noì, ei fod wedi parotoi y ffordd i’r bobl rodio ynddi, ac na chai 
dyn na dynes ei amddifadu o fyned i bresennoldeb y Tad a’r 
Mab, a mwynìiau dyrchafiad tragywyddol, os rhodient yn y 
ilwybr a nododd ef iddynt. 

O’r dydd y syrthiodd ef hyd y dydd hwn, os oes un gor- 
chwyl o waith, os oes un petli ag a ddylai fod wedi ei wneyd 
gan y bobl liyn, heb gael ei wneyd, nis gaUaf fi ei ddwyn ar 
gof, er iddi edrych yn dywyll am y mis neu’r chwech wythnos 
sydd wedi myned lieibio, gan fod y tywydd mor anffafriol gyda 
golwg i fod yn barod i osod y Ccnglfeini heddyw. 

Mae yn dda genyf i ddywedyd fod cryn lawer o ffydd wedi 
ei hamlygu gan y Saint, a thrwy y ffydd hono mae yr Ar- 
glwydd wedi caniatâu i ni ddymuniad ein calonau ; neu ynte, 
mae y diafol wedi ei anfon ar neges ffordd arall, ac wedi ang- 
hofio ei hun. Nid wyf yn meddwl, pa fodd bynag, fod achos 
iddo ymdraffertliu liawer ynghylch y byd, canys y maent hwy 
yn ddigon diogel ganddo. Efallai ei fod wedi cysgu ychydig yn 
rhy liir, gan nad yw wcdi bod yma ar y dydd nodedig hwn. 
Yr wyf yn priodoli hyn i’n Tad yn y nefoedd, am roddi i ni y 
tywydd hyfrydol hyn heddyw'. 

Ni cliafodd y gynnuUeidfa le mor gyfleus ag y dymimem. 
Buasai yn dda genym pe gallasent fod mewn man ag y gaUent 
gly wed yr hoU areitiiiau a’r gweddiau a draddodwyd ar y ped- 
Warmaen; eithr hwyafyddant yn argraffedig, fel y gaUoch 
eu darUen wrth eich pleser. 

Nid wyf yn hoffì prophwydo Uawer, nid wyf byth yn ei 
w-neuthur, eithr mi a anturiaf amcanu, y bydd i’r dydd hwn, 
a’r gwaith a gyfiawnwyd ynddo, gael ei hir gofio gan y bobl 



8S 


UDGOEN SEIOS. 


hyn, a’u swnio megys â sain udgorn trwy y byd, mor bell, mor 
uchel, a cliyliyd, ag y gall agerdd, gwynt, a’r hylif trydanol ei 
gario. Mae yn ddydd y gorfoledda yr holl fiyddloniaid o’i 
herwydd yn mhob amser dyfodol. 

Bydd i rai ofyn, “ A ydych chwi yu meddwl y gorphenwn y 
Deml lion, frawd Brigliamî” Mae cwestiynau felly wedi cael 
eu gofyn i mi eisoes. Fy ateh yw, nad wyf yn gwybod, ac nad 
wyf yn gofalu mwy ani hyuy nà phe buasai fy nghorff yn farw 
ac yn y bedd, a’m hysbryd yn Mharadwys. Ni ofalais erioed 
ond am un peth, a hwnw yw, gwybod yn unig fy mod yr awr- 
lion yn uniawn gerbron fy Nhad yn y nef. Os wyf y fynyd 
hon, y dydd hwn, yn gwneuthur y pethau a ofyna Duw ar fy 
llaw, a’m bod yn gywir lle y mae fy Nhad nefol am i mi fod, 
nid wyf yn gofalu mwy am y fory nâ phe byddai heb ddyfod 
byth. Nid wyf fi yn gwybod pa le y byddaf y fory, na pha 
bryd y gorphenir y Deml hon — nis gwn i fwy am dani nâ 
chwithau. Os dadguddia Duw rywbetli er eich mwyn chwi, mi 
a’i mynegaf i chwi mor rhwydd â phe dywedwn, Ewch i 
Ddinas Creek, ac yfwch hyd nes eich disychedcr. 

Ilyn a wn i — y dylai Teral gael ei hadeiladu yma. Mi a wn 
nrai dyledswydd y bobl hyn yw dechreu adeiladu Teml. Yn 
awr, bydd rhai am wybod pa fath adeilad yw hwn i fod. Dys- 
gwyliwch yn amyneddgar, frodyr, hyd nes y bo wedi ei orphen, 
ac estynwch eich dwylaw yn ewyllysgar i’w orplien. Mi a wn 
pa fath un a l'ydd. Nid wyf fi yn weledigaethydd, nac wedi 
ymroddi llawer i brophwydo. Pan y mae arnaf anghen rhyw- 
beth felty, yr wyf yn galw ar y brawd Heber — efe yw fy 
Mhrophwydi; mae ef yn caru prophwydo, ac yr wyf finnau 
yn caru ei glywed. Nid wyf fi braidd byth yn dweyd 
Ilawer am ddadguddiadau, neu weledigaethau, eithr digoned 
i ddweyd, mai pum mlynedd yn ol i Orphenaf diweddaf yr 
oeddwn i yma, ae mi a welais y Deml yn yr ysbryd, heb fod 
ddeg troedfedd o’r man y gosodasom y prif gonglfaen. Nid 
ymofynais i pa fath Deml a gaem adeiladu ? Paham? O her- 
wydd iddi gael ci dangos o’m blaen. Nid wyf erioed wedi 
edrych ar y tir hwna, heb fod y weledigaeth o honi yno. Yr 
wyf yn ei gweled mor amlwg â phe byddai mewn gwirionedd 
o’m blaen. Aroswch hyd nes ei gorphcner. Mi a ddywedaf, 
pa fodd bynag, y bydd iddi chwech o dyrau, i ddechreu, yn lle 



DDGORN SEION. 


89 


Un. Yn awr, na fydded i neb o honoch wrthgilio, oblegid y 
bydd iddi chwech o dyrau, a Joseph heb adeiladu ond un yn 
unig. Mae yn rhwyddaoh i ni adeiladu unarbymtheg, nag oedd 
idío ef adeiladu un. Daw yr amser pan y bydd un yn nghanol 
y Temlau a adeiladwn, ac ar ei phen goedw'igoedd a physgod- 
lynoedd. Eithr uis gwelwn hwynt yma, yn bresennol. 

Y Brif Lywyddiaeth a aethant at y gougl dde-ddwyr- 
einiol, i osod y gareg gyntaf, er ei fod yn arferol i ddechreu ar y 
gongl ogledd-ddwyreiniol— dyna’r pwynt dechreuol yn fwyaf 
cyffredin, feddyliwyf, yn y byd. Ar yr ochr hyn i’r cylch 
cyliydedd, yr ydym yn dechreu ar y gongl dde-ddwyreiniol. 
Yr ydym weithiau yn edrych am oleuni, cliwi wyddoch, frodyr. 
Yr ydych chwi hen bobl ag sydd wedi myned trwy y felin yn 
Ued dda, wedi bod yn ymofyn am oleuni — pa ffordd yr ydych 
yn myned? Chwì a ddywedwch wrthyf eich bod yu myned 
i’r dwyrain am oleuni. Felly yr ydym ninnau yn dechreu trwy 
osod y gareg ar y gongl dd e-Jdwyreiniol, oblegid mai yno y mae 
fwyaf o oleuni. 

Cyn gynted ag y bydd cofnodion gweithrediadau y dydd 
hwn allan, fe fydd Henuriaid, Archoffeinaid, a Degau-a-thru- 
gain, yn holi os cafodd yr un drefn ei cliario allan heddyw ag a 
gadwyd wrth osod Conglfcini Temlau ereilì. Yr wyf am roddi 
ychydig o hanes i chwi, fel y galloch wybod. 

Pan osodwyd y conglfeini yn Kirtland, gorfu arnynt ddewis 
bechgyn pymtheg ac un-ar-bymtheg oed, a’u hordeinioyn Ilen- 
uriaid, er cael digon o swyddogion i osod y Conglfeini. Nid 
oedd Corwm y Deuddeg, a’r Uchel Gynghor, a llawer o aw- 
durdodau ereill ag ydynt yn bodoli yn awr, mewn bod y pryd 
hwnw. Joseph a lywyddai yr Eglwys, trwy lais yr Eglwys. 

Dichon y gwnelai i rai o honoch dramgwyddo, pe gofynwn 
gwestiwn i chwi — A ydyw fod dyn yn Brophwyd yn yr Eg- 
lwys hon yn profi mai ef fydd ei Llywydd ? Atebaf, nac yw! 
Gall dyn fod yn Brophwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr, a gall 
nad oes dim a wnelo hyny à’i fod yn Llywydd yr Eglwys. 
Digon yw dweyd, mai Joseph oedd Llywydd yr Eglwys cyhyd 
ag y bu fyw: dewisodd y bobl iddo fod felly. Efe a lanwai y 
swydd gyfrifol hono trwy lais y bobl. A ellwch chwi gael 
unrhyw ddadguddiad yn ei benodi ef yn I.lywydd yr Eglwys? 
AUweddau yr Offeiriadaeth a roddwyd i Joseph, er adeiladu 



90 


ÜDGORX SEIOX. 


Teyrnas Ddmr ar y di.laear, ae nid oeddynt ì’w cymmeryd 
oddiwrtho mewn amser nac mewn tragy wy ddoldeb ; eithr pan 
alwyc ef i lywyddu dros yr Eglwys, yr oedd liyny trwy lais 
y bobl; er ei fod ef yn dal allweddau yr Offeiriadaeth yn an- 
nibynol ar eu llais. 

Yr wyf am i Ilenuriaid Israel adfyfyrio ar y pwnc ìiwn. 
Byddai yn dda genyf i ddysgu rhywbeth i chwi, fel nad eloch 
i gymmaint 0 ddyryswcli ag arferol. Yr ydych yn gwneyd i 
mi feddwl am blentyn ag sydd yn ceisio gwneyd rhaff o swp o 
hen edafedd, nes y byddo y cyfan yn myned i ddyryswch. 
Feliy y mae gydag Henuriaid Israel o barthed eu golygiadau 
am yr Offeiriadaeth. 

Yn awr, gwrandewch arnaf, ac mi a ymdrechaf siarad fel y 
dealloch. Mi a feiddiaf fyned ychydig yn mhellach nag y 
gwnaethym o barthed i Lywydd yr Eglwys, a dywedyd wrth 
y bobl yma, y gall dyn gael gweledigaethau, gall angylion 
Duw weinyddu iddo, gall gael cynnifer o weiedigaethau ag a 
allech eu rhifo ; gali gael y nefoedd yn agored iddo, a gweled 
bys yr Arglwydd, ac uis gwnelai hyn oll ef yn Lywydd yr 
Eglwys, neu yn Henuriad, Archoffeiriad, neu Apostol; ac ni 
phrofai ei fod hyd y nod yn un o’r Saint: mae eisieu rhywbeth 
arall i’w brofi. Yr achos y crybwyllaf liyn, yw o herwydd 
hreuder, gwendid, a byr-olwg y bobl. Pe deuai dyn atoch a 
mynegi iddo gael gweledigaeth, ac iddo allu cadarnhau ei 
dystiolaeth i’r nefoedd gael ci hagor iddo, yr ydych cliwi yn 
barod i ymgrymu iddo a’i addoli; a gallai yntati fod, ar yr un 
amscr, yn offeryn trwyadl i ddinystrio y bobl — un o’r cythreul- 
iaid mwyaf ar y ddaear. Efe a ddangosai ei fod yn un o’r dyn- 
ion gwycliaf, ei fod yn onest a diryfyg, ac a ddeuai gyda holi 
urddas a chadfridogaeth y diafol, yr hyn sydd mor effeithiol i 
dwyllo y bobl. Caniatewch mai fel hyn y mae. 

Os gofynwch i mi pa beth a brofa dyn neu ddynes yn Sant, 
mi a atebaf y cwestiwn. “ Os ydych yn fy hgharu i,” medd yr 
Iesu, “ chwi a gedwch fy ngeiriau.” Dyna y w y maen prawf. 
Os ydych yn caru yr Arglwydd Iesu Grist, a’r Tad, chwi a 
gedwch orchymynion y Mab — chwi a wneweh ei ewyllys. Os 
esgeulusw'ch wneuthur hyn, chwi a ellwch gael yr holl weledig- 
aethau a’r dadguddiadau a ellid eu rhoddi i dd^ui marwoi, ae 
etto heb fod yn ddim arngen nâ diafoi. Y rheswm paham y 



UDGORÎÎ SEION. 


'9il 


■äefnyddiaf yr ymadrodd liwn, yw, o herwydd pan oleuir rnedd- 
-wl dyn, a throi o hono o’r goleuni liwnw i’r tywyllwch, y mae 
yn ei barotoi i fod yn ddiafol. Ni wybu dyn erioed pa fodd i 
fod yn ddrygionus, liyd nes i oleuni a gwirionedd gael eu ham- 
lygu iddo yn gyntaf. Y prj'd hwnw yw yr anoser i ddynion 
wneyd eu penderfyniad; canys os troant ymaith oddiwrth yr 
Arglwydd, mae yn eu parotoi i fod yn gythreuliaid. 

Yn awr, yr wyf am fyned yn ol, canys yr wyf wedi crwydro 
ychydig o barthed i osodiad y Conglfeini, ac mi a gymmeraf i 
fyny yr Apostoliaeth mewn cyssylltiad â hyn. Gadewch i mi 
ofyn cwestiwn i Gorwm yr ArchofFeiriaid er mwyn dwyn allan 
y peth a ewyllysiaf ei osod o’cli blaen. Gofynaf i’r Archoflf- 
eiriaid, o ba le y deillia yr Apostoliaeth? A ydyw yn deiUiaw 
o’r Archoffeiriadaeth? Mi a feiddiaf ddywedyd, pe na byddwn 
i yma heddyw, a phe cynnygid y cwestiwn hwn i ddadleu arno, 
ehwi a gawsech yr Henuriaid yn y gynnulieidfa hon, efaUai, 
wedi ymranu agos yn gyfartal ar y pwnc. Buasai cynnifer o 
Archoflèiriaid i ddywedyd fod yr Apostoliaeth yn deillio o’r 
Archoflfeiriadaeth, ag a fyddai i ddywedyd nad yw. Gadewch 
î mi ateb y cwestiwn. Yn awr, cofiwch fod yr Arehofleiriad- 
aeth, a’r-Offeiriadaeth leiaf, a’r holl Ofleiriadaeth ag sydd, yn 
gydunedig, yn canolbwyntio yn, ac yn gyfansoddedig o, ac yn 
amgylchynedig gan yr Apostoliaeth. Frodyr, a fuoch chwi 
erioed yn gwybod hyn o’r blaen? Pe buasech wedi darllen y 
Jlyfr yna yn ystyriol (gan gyfeirio at y Llyfr Cyfammodau), 
buasai wedi mynegi i chwi yr hyn wyf fi yn ei adrodd wrth- 
ych yn awr; er hyny, ni wyddai yr Archoflfeiriaid yn ei gylch. 

Yr wyf yn Uefaru fel hyn er dangos i cbwi drefn yr OfFeir- 
iadaeth. Ni a ddechreuwn yn awr gyda yr Apostoliaeth, Ue 
y dechreuodd Joseph. Ordeiniwyd Joseph yn Apostol — chwi 
a allwch wybod a deall hyny. Ar ol iddo ef gael ei ordeinio i’r 
swydd hon, yna efe a feddäi yr hawi o gorffoli ac adeiladu 
Y'eyrnas Dduw, canys efe a roddodd iddo aUweddau yr Oflfeir- 
iadaeth hon sydd yn ol urdd Melchisedec — yr Archoflfeiriad- 
aeth, yr hon sydd yn ol urdd Mab Duw. A hyn, cofiwch, trwy 
gael ei ordeinio yn Apostol. 

A allasai efe adeiladu Teyrnas Dduw, heb fod gyntaf yn 
Apostol? Na allasai bytb. AUweddau yr Offeiriadaeth dra- 
gy wyddol, yr hon sydd yn ol urdd Mab D.uw, a ddeaUir trwy 



92 


TJDGORN SEIOK. 


fod yn Apostol. Mae yr holl Ofifeiriadaeth, yr holl aüweddanr 
yr holl roddion, yr holl gynnysgaethiadau, a pliob peth rhag- 
barotoadol er myned yn ol i bresennoldeb y Tad a'r Mab, yn, 
ac yn gyfansoddedig o, yn amgylchynedig gan, neu gallaf 
ddywedyd, yn gorffoledig o fewn amgylchedd yr Apos- 
toliaeth. 

Yn awr, pwy a ddodwn, yn y Ue cyntaf, i osod y prif, y de- 
ddwyreiuiol Gonglfaen — y gongl o ba un y deillia goleuni i 
lewyrchu trwy yr holl adeilad ag sydd i gael ei oleuo? Dech- 
reuwn gyda y Brif Lywyddiaeth, gyda’r Apostoliaeth, canys 
yr oedd Joseph, bob amser, yn dechreu gydag aUweddau yr 
ApostoUaeth, ac efe, trwy Iais y bobl, gan Iywyddu ar yr holí 
gydwladoldeb o Saint y Dyddiau Diweddaf, a weinyddodd yit 
yr ApostoUaeth, fel y prif Lywydd. 

Pa beth sydd yn dyfod nesaf yn yr Eglwys ? Mi a’ch cyf- 
eiriaf yn awr yn uniongyrchol at adeiladiad Teyrnas Dduw 
yn y dyddiau diweddaf. Pa beth ydym yn weled nesaf ? Jos- 
eph fel Apostol yr Oen, ynghyd ag allweddau yr Offeiriadaeth 
dragywyddol yn cael eu rhoddi iddo gan Pedr, Iago, ac Ioan. 
I ba beth ? I adeiladu Teyrnas Dduw ar y ddaear. Yn nesaf 
y tardda aUan swydd berthynol i achosion tymmorol y Deyr- 
nas hon, allweddau pa un a roddir i ddyn ar y ddaear, yn rhag- 
barotoadol i’w sefydUad — yn rhagbarotoadol i’w Uedaeniad, ei 
thyfiant, ei chynnydd, a’i Uwyddiant yn mhlith y cenedloedd. 
Y cam nesaf a welwn yn cael ei gymmeryd gan yr Arglwydd, 
yw darparu gogyfer â’r corff ; o ganlyniad, rhaid fod rhyw 
berson wedi ei benodi i lanw y swydd hon, ac i sefyU ochr yn 
ochr â’r Apostol hwn — y Prif Lywydd yma. Pwy ydoedd ? 
Nid y brawd Hunter. Pwy ydoedd, ynte? Y brawd Partridge- 
Gwelwn i’r brawd Partridge gael ei alw i lanw y Ue hwna, cyn 
fod Corwm yr Henuriaid, neu Gorwm yr Archoffeiriaid, mewn 
bod, îe, cyn siarad am y peth, ac hefyd cyn dewis y Deuddeg 
Apostol, ond er hyny, nid cyn rhoddi y dadguddiad i arwyddo 
y byddai y fáth gorwm. 

Gwelwn yr Apostol hwn ag allweddau yr Offeiriadaeth i 
adeiladu y Deyrnas, i roddi goleuni i’r rhai ag oedd mewn 
tywyUwch, i gymhorth y rhai gweiniaid, i gynnal y crynedig, ì 
weinyddu iachawdwriaeth i’r edifeiriol, ac i fod yn gynnal- 
iaeth a ffon i’r rhai parod i syrthio. Gwelwn yr Apostol cawr- 


ÜDGORN 8EIOR. 


9 S 


aidd hwn yn scfyll ullan fclly, yn wisgcdig ag awdurdod y ncf, er 
adciladu ochos Uuw ar y ddaear. Wrtho cf y dywedodd yr 
Arglwydd am alw Esgoh. Fclly yr Esgob oedd yr awdurdod 
arosol nesaf yn Nhcyrnas Dduw ; gan hyny, yr ydyrn yn 
gosod yr Esgob wrth yr ail gongl o’r adeilad. OfTciriadaeth 
Melchiscdec, a’r allor, y celfi, a’r dodrefni, a bertliynant iddi» 
ydynt yn y Dwyrain, a’r Ofiliriadaeth Aaronaid a bertlryna 
i’r Gorllewin ; o gaulyniad, yr Esgob Lly wyddol a osododd yr 
ail gareg. 

A ydych chwi yn gofyn, os mai fclly yr oedd yn yr adciladau 
ereill? Nis gwn i, ac nid wyf yn gofalu chwaith. 

Corwm yr Archoffeiriaid — ai liwy sydd yn dyfod nesaf incwn 
trefn? ai hwy sydd yn camu ncsaf i’r macs? Na, nid yn 
nciUduol, yn fwy nâ’r Ifenuriaid, na’r Henuriaid yn fwy nâ'r 
Uchel Gynghor, nâ’r Uchel Gynghor yn fwy nft'r Athrawon, y 
Diaconiaid, neu yr Offeiriaid. Corwm yr Archoffeiriaid sydd 
gorwm sefydlog, yn arosol gartref. Felly liefyd Corwm yr Hen- 
uriaid; eithr Ue yr Esgob sydd yn achosion tymmorol yr 
Eglwys: felly, ynte, pa beth a ddywedwn? Wel, o barch i’r 
Archoffciriadaeth, yr hyu nid yw ddini mwy nâ’r hyn sydd yn 
iawn a rhesymol, fod i ni anrhydeddu yr Offeiriadacth a rodd- 
odd Duw i ni, dywedwn wrth yr Archoffeiriaid, Gosodwch y 
trydydd Conglfaen. 

Ni a gychwynasom wrth y Gongl dde-ddwyreiniol, gyda'r 
ApostoUaeth; yna yr Offeiriadacth leiaf a osodasant yr ail 
faen ; yr ydym yn eu dwyu hwynt yn ein rhcsi at y trydydd 
macn, yr hwu a osododd yr Archoffeiriaid a’r Henuriaid ; yr 
ydym yn eu cymmeryd hwythau dan ein haden at y Conglfaen 
gogledd-ddwyreiniol, yr hwn a osododd y Deuddeg a’r Dcgau- 
a-thrugain, ac yn uno yno drachefn â’r Apostoliaeth. Mae hi 
yn cynnwys pob Offeiriadaeth arall, oblegid Offeiriadacth Mel- 
chisedec ydyw, yr hon sydd yn ol urdd Mab Duw. 

Mae dweyd fod dyn yn Apostol, yn gyfartal i ddweyd fod 
dyn wedi ei ordeinio i adeiladu Teyrnas Dduw o’r dechreu i’r 
diwedd; eithr nid yw felly wrth ddweyd ei fod wedi ciordeinio 
yn Archoffeiriad. Mae yr Esgobaeth trwy hawlfraint yn 
pertliyn i ddisgynyddion Uythyrenol Aaron, eithr y mae 
genym i ordeinio o ìwythau ereill, ddynion ag sydd yn dal yr 
Archoffeiriadaeth, i weinyddu y n yr Offciriadaeth leiaf, hyd nct 



CDGORN SF.IOÎf. 


04 

y gallwn gael disgynydd Uythyrenol o Aaron, yr hwn sydd yn 
barod i’w derbyn. 

Chwi welwch, ynte, fod yr Offeiriadacth leiaf, yn dyfod o 
fewn i erthygl rhagddarbodus (purvicic) yr Apostoliaeth, oblegid 
inedda y dyn sydd yn ei dai liawl i weithredu neu weinyddu 
fel Archoffeiriad, fel un o’r Uchel Gynghor, fel Patriarch. fel 
Esgob, Henuriad, Offeiriad, Athraw, a Diaeon, ac yn mhob 
■awydd a galwedigaetli arali yn yr Eglwys, o’r flaenaf i’r olaf, 
pan fyddo dyledswydd yn gofyn hyny. 

Dyma yw trefn yr Offeiriadaeth, frodyr. Mi a deimlais fel 
pe dymunwn wneuthur rhai sylwadau ar y pwnc hwn ar dir 
y Dernl; eithr gollwng y gynnulleidfa a’m doluriodd yn fawr; 
yr oeddwn am wneyd rliai sylwadau ar yr un pryd, ond gwan- 
obeithiais y gallwn wneyd i chwi glywed; felly meddyUais i 
beiilio Uefaru yn yr awyr agored, ac i ddweyd yr hyn oedd 
genyf i’w ddweyd yn y Tabernacl. 

Mi a wn pa beth a wnaed yn Nauvoo ; yr oedd i gyd yn 
iawn. Mae pob petli yn iawn gyda mi. Yno galwyd y Deu- 
ddeg i osod y Conglfaen gogledd-ddwyreiniol, os nad wyf yn 
camsynied. Pa fodd bynag, nid yw un wab.aniaeth, yr oedd 
gystal eu bod yno ag yn rhywle arall. Eithr i gymmeryd i 
fyny yr Offeiriadaeth yn ei pherffaith drefn a dull, chwi wel- 
weh fod yr Apostoliaeth yn amgylchynu pob peth yn Eglwys 
Dduw ar y ddaear. Hon yw y drcfn, ae yr w r yf fl wedi ym- 
drechu ei chario allan ger eieh bron, fel y gwypoch oU o hyn 
aUan, pa beth yw y wir drefn, mor bell ag y gellir ei har- 
ddangos yn ngosodiad y Conglfeini. Cyn belled ag y perthyna 
gosodiad conglfaen yn unig, y mae un gongl mor dda genyf fl 
â’r llall. 

Mi a roddaf i chwi yr eglurhad paham yr aethom yn mlaen 
megys ag yr aethom. Awgrymwyd i mi, y teimlai y Deuddeg 
yn well, efallai, i osod yr ail gareg. Pan ddywedais i wrthynt 
mai y pedwaredd gareg oedd y gareg a gaent liwy osod, taraw- 
odd i’m meddwl fy mod innau wedi cael fy ordeinio yn Apostol; 
ac yr wyf etto yn jiertliyn i’r Apostoliaetli ; ai ydych chwi 
wedi fy nliori ymaith, frodyr? [Lleisiau ar yr esgynlawr, 
“ Nac ydym.”] Tarawodd i’m meddwl, os oeddech chwi am 
osod yr ail gareg, nad oeddych yn teimlo fod genych yr -Apos. 
ioliaeth ynoch, neu ni theimlech fel ag y gwnawn i ; canys hi 


CDOORN PEION. 


05 


yw y ileclircu n’r diwcdd, uclidcr, dyfndcr, liyd, a llcd yr hyn 
oli sydd, fu, ac a fydd i bob tragywyddoldcb. Ni chlywais i 
fod unrliyw deimlndau ynghylch y mater, ond yn unig i 
rywun awgrymu y peth. Tri o’r Dcuddeg, yntc, a osododd y 
garcg gyntaf, ac yna Corwm y Deuddcg a osododd y bcd- 
waredd. 

Yn awr, a achnsa hyn i rai o bonoch ryfcddu na chcfais i fy 
ordeinio yn Arclioffeiriad cyn i mi gael fy ordcinio yn Apostol? 
Xi chafodd y brawd Rjmball a minnau criocd cin hordeinio yn 
Archoffciriaid. Mor rhyfcdd ! Yr oeddwn yn myncd i ddywcdyd 
pa mor lleicd yr ocdd rliai o’r brodyr yn ddcall am yr Offeiriad- 
aetli, ar ol i’r Deuddeg gacl cu galw. Yn cin gyrfa foreuol yn 
yr Eglwys lion, ar un achlysur, yn un o’r cynghorau, yr oedd- 
cm yn dywedyd yngliylch rhai o’r Deuddeg ag oedd am cin 
hordeinio ni yn Arclioffciriaid, a’r hyn a ddywedais i wrth y 
brawd Patten pan oedd am fy ordeinio i yn Nhalaeth York : 
meddwn i, Frawd I’atten, aroswch hyd nes y gallaf godi fy 
llaw tua’r nef a dywedyd, Yr wyf fi wedi mawrygu y swydd o 
Henuriad. Ar ol i’n hymddyddan jm y cynghor fyned drosodd, 
dechreuodd rhai o’r brodyr ofyn, a dweyd y dylem ni gael ein 
hordeinio yn Archoffciriaid; ar yr un pryd, nid oeddwn i yn 
ystyricd fod ar Apostol anghen i gael ei ordeinio yn Archoffeir- 
iad, Henuriad, neu Atliraw. Ni thraethais i fy ngolygiadau ar 
y pwnc y pryd hwnw, eitlir meddyliais y mynwn glywed pa 
betli a ddywedai y brawd Joseph am dano. Wm. E. McLellin 
oedd yr hwn a hysbysodd Joseph, nad oeddwn i ac Heber wedi 
ein liordeinio yn Archoffeiriaid, ac yr oedd am wybod os na 
ddylai hyny gael ei wneuthur. Dywedodd Joseph, “ A an- 
mliarchwch chwi yr Offeiriadaeth? ai dyna yr holl wybodaeth 
a feddwch am swydd Apostol? Ai ni wyddoch fod y dyn a 
dderbynia yr Apostoliaeili, yn derbyn yr holl allweddau a rodd- 
wyd erioed, neu a ellir eu rhoddi i farwol ddyn? Pa beth yr 
ydyeh ynsiarad yn ei gylch? Yr wyf fi yn synu!” Ni ddy- 
wedwyd dim yn rliagor am hyny. 

Mi a wn i Josepli dderbyn ei Apostoliaeth oddiwrth Pedr, 
Iago, ac Ioan, cyn i ddadguddiad ar y pwnc gael ci argraffu, ac 
ni fu hawl ganddo ef erioed i gorffoli Eglwys cyu ei fod yn 
Apostol. 

Ymdrechais ddangos i cliwi, frodyr, mor fyr ag oedd bosibl, 



06 


UDGORN SEION. 


drefn yr Oflfeiriadaeth. l’an fo dyn yn cacl ci ordeinio yn 
Apostol, mae ei Offeiriadaeth heb ddeclireu dyddiau na diwedd 
einioes, megys Offeiriadaeth Melchiscdec; canyg am ei Offeir- 
iadaeth ef y llefarwyd felly, ac nid am y dyn. 

Pan gyfodais i’cli anerch, yr ocddwn am siarad ychydig â 
eliwi am fy mhrofiad mewn “ Mormoniaeth” ymarferol, eithr 
nid oedd genyf amser, ac yr wyf wedi siarad digon yn barod. 
Yr wyf wedi bod o amgylch ogylch i hyny, chwi wyddoch, 
oblegid y mae oll tu fewn i’r hyn a fum yn fynegi wrthych. 
Bendithied yr Arglwydd chwi yn oes oesoedd, yn enw Iesu 
Grist. Amen. 

Dilynwyd y Llywydd Young gan yr Ileuuriad Amasa Ly- 
mau, mewn araeth hirfaith, gan ddwyn tystiolaeth fod liawl 
gan ddyuion i wneyd yr holl ddaioni a allont, &c. 

Canwyd gan y côr, “ Judge me, 0 Lord.” 

Gweddiwyd gau E. X. Benson. 

(I'w barhau.) 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parhad o dntl. SO ] 

Ni chaniateir i’r angylion na chadwasant eu cyflwr dechreuol 
liosogi. Paham? O herwydd eu drygiodi. Pe caniatasid idd- 
ynt y fraint lion, liwy a ddysgasent i’w heppil yr unrhyw 
egwyddorion drygionus a dichellgar ag eu llywodraethir hwy- 
thau eu hunain ganddynt; dysgasent iddynt ymladd yn erbyn 
Duw, ac yn erbyn pob peth arall a fuasai dda, a mawreddog, a 
gogoneddus. Gwnelai hyn, nid yn unig yr oll o'u heppiledd yn 
druenus, eithr a fwyhai yn fawr-lywodraeth y tywyllwch; a 
thuag at rwystro yr holl drallodion a’r drygau mawrion hyn, 
Duw yn ddoeth a ordeiniodd i attal priodas a chynnydd hiliog- 
aeth yn hollol oddiwrthynt. 

Mae Duw yn ddigllawn ac yn anfoddlawn gyda chenedloedd 
drygionus, yr un modd à chydag angylion syrthiedig, ac er ei 
fod yn goddef iddynt briodi ac amlhau, etto efe a’u dwg hwynt 
i farn am y pethau hyn; ac a’u cospa hwynt am ddwyn olaf- 
iaid i’r byd yn yr oll o'u Ilj’gredigaeth a’u drygioni ; efe a’u 
cospa hwynt gyda cliospedigaeth ddwyblyg, nid yn unig am eu 
gwoithredoedd drwg eu hunain, ond o herwydd iddynt ddysgu 



UDOOÜN SEION. 


37 


cu plant yr unrhyw. lîliaid i’w plant oddef fel hwyttiau, am 
i’w rliicni feiddio priodi mewn anghyfiawnder. Maent hwy 
a'u plant j'n yr oll o’u cenedlaetliau yn parotoi eu hunain i 
írymdeithas angylion syrthiedig ; a chyda liwynt y preswyl- 
iant, ac fel hwynthwy a leolir mcwn cyflwr nas gallnnt mwy 
gael cu goddcf i liosogi. Gan iddynt unwaith hriodi mewn 
anghyfiawnder, a dwyn- dinystr a tlirueni tragywyddol ar eu 
hâd, ni oddef yr Arglwydd yn hwy iddynt eangu eu llywod- 
raeth o ddrygioni, a rhwymo anncdwyddwch a thruenusrwydd 
wrth eneidiau anfarwol. Bu iddynt ffbrfletu pob hawl i wrag- 
edd ac i gyfraith cynnyddiad, drwy eu camarferiad o’r pcthau 
hyn pan yma yn y bywyd hwn. 

Yr oedd holl genedloedd y ddaear yn priodi ac yn rhoddi 
mewn priodas, tra yr oedd Noah a’i feibion yn adeiladu arch, 
eithr yr oedd cu holl briodasau yn anghyfreithlawn, ac ni bu 
iddynt heblaw lliosogi eu holafiaid i’w tori ymaith ac i’w dy- 
fetha oddiar wyneb y ddaear. Ni fu i Dduw gymmeradwyo eu 
priodasau, ac nid oedd ef foddlawn chwaith gyda liwy na’u 
plant. Noah a’i feibion oeddynt yr unig bersonau teilwng o 
wragedd a phlant; bwy cu liunain a fcddent hawl ddwyfol i 
briodi ; a hwy eu hunain a feddiannent unrhyw hawl cyfreith- 
lawn ar yr Arglwydd yn rhan eu plant. Gau mwyaf o’r bobl 
yn nyddiau y Patriarcliiaid a driiasant ymaith oddiwrth y gwir 
Dduw i addoli eilunod ; o ganlyniad yr oedd priodasau yr oll 
o’r fath heb awdurdod, a Uiosogid eu plant anghyfreithlawn ar 
y ddacar i felldithio y ddaear gj'dag eilunaddoliaetli eu tadau. 
Dafydd a ddywcd, “ Y troir y drygionus i uflern, a’r holl gen- 
edloedd y rhai a anghofi&nt Dduw.” A allwn ni, ynte, am un 
foment, dybied fod Duw yn foddlawn gyda Uiosogiad y dryg- 
ionus? A ydyw priodi y drygionus yn boddloni Duw, pan 
mewn gwneuthur felly nad ydynt ond cynnyddu nifcr y rliai y 
bydd yn rhaid eu bwrw i uffern ? PeU oddiwrthym ni a fyddo 
priodoli y fath ddrygioni i Dduw. Yr hj n a gais Duw gan y 
drygionus j’dyw, j’n y lle cyntaf, edifarhau a dyfod yn gyf- 
iawn, ac yna i briodi ac i Uosogi olafiaid cyfiawn ar y ddaear : 
ac os na wnant hyn, byddai yn Uawer esmwj’thach iddynt yn 
nydd y farn, pe arosent heb briodi, oblegid felly liwy eu hun- 
ain a ddyoddefant : ond i fod yn ofierj’nau i ddwyn eu plant eu 
hunain i ddinystr tragywyddol, a ychwanega yn ddifawr at eu 


1*8 


UDGORN SEION. 


poencdipactli. Pwy a all, folly, ara un foment, grcilu foú gau 
y drygionua gyfartal liawl gyda’r cyfiawn i sefydliad dwyfol 
priodas? l’wy a n 11, gyda gair Duw o’i ílaen, grcdu y dylai y 
drygionus liosogi ary ddacar, a chodi i fyny ymgeisyddion am 
deymas y diafol? Ni all unrhyw herson gredu hyn, ac yntau 
yn credu y Beibl. 

Gwrandawer yr hyn a ddywcd y prophwyd Esay yn her- 
wydd plant y drygionus; y mae yn adrodd, “ Ni bydd had 
yr annuwiol enwog byth. Darperwch laddfa i’w feibion cf, am 
anwiredd eu tadau; rhag codi o honynt a gorcsgyn y tir, a 
llenwi wyneb y byd â dinasoedd” (Esay xiv, 20, 21). Yn awr, 
ai nid llawer gwell a fyddai iddynt beidio a phriodi, nâ bod yn 
foddior. i ddwyn barnedigaethau tymmorol a thragywyddol ar 
eu plant! Nid yw Duw foddlawn gyda’u haralhad, sy sicr; pe 
amgcn, ni byddai iddo Ef ddarparu lladdfa i’w plant, i’w hattal 
rhag llenwi y byd á dinasoedd: pe byddai Ef foddlawn gyda eu 
Uiosogiad, goreu po mwyaf o ddinasoedd a lcnwont. 

Y Salmydd, wrth siarad am y cyfiawu a’r drygionus, a ddy- 
wed, “ Y rhai afendigo efe a etifcddant y tir ; a’r rhai a felldithio 
efe, a dorir ymaith.” Ac etto efe a ddy wed “ Y mae efe (y cyf- 
iawn) yn drugarog, ac yn rhoddi bentbyg; a’i liad a fenditbir. 
Cilia oddiwrth ddrwg, a gwna dda, a chyfannedda yn dragyw • 
ydd: canys yr Arglwydd a gâr farn, ac ni edy ei saint; cedwir 
hw-ynt yn dragywydd: ond had yr annuwiol a dorir ymaith. 
Y r rhai cyfiawn a etifeddant y ddaear, ac a breswyliant yuddi 
yn dragywydd” (Salmxxxvii). Fel hyn y gwelwn beth yw am- 
cau yr Arglwydd mewn perthynas i had y drygionus; y maent 
i’w dyfetha yn llwyr oddiar y ddaear. Nid felly gyda’r cyf- 
iawn; addawodd Duw, nid yn unig yr etifeddant y ddaear yn 
y bywyd hwn, ond y preswyliant ynddi yn dragywydd. 

Dangosasom mewu rlian flaenorol o’r traethawd hwn, fod 
godinebwyr yn fforfletu eu bywyd yn yr hen amseroedd ; y 
rheswm oedd o herwydd nad ystyrid hwynt yn deilwng o 
wragedd neu blant i barhau eu henwau yn mhlith y rhai eyf- 
iawn; a chan eu bod yn annheilwng o’r bendithion hyn, yr 
oeddynt yn annheilwng o fywyd; oddiyna, gorchymynwyd 
iddynt gael eu dystrywio, fel na allent drosglwyddo eu siamplau 
drwg i genedl ddyfodol. Ac yr oedd Duw mor anfoddlawn 
gyda godinebwyr, fel y gwaharddodd i’w holafiaid oddiwrth 



ÜDCOBS SEIOS. 


09 


fwynliau bcndittiion ei bobl. Oddiyna y dywedir. “ Na ddened 
basterdyn i gynnulleiclfa yr Arglwydd ; y ddegfed gencdlaeth 
iddo hefyd ni ehaiflf ddyfod i gynnullcidfa yr Argly ydd" (Dcut. 
xxiii, 2). 

Yr Iuddewon, fcl cenedl, oeddynt odinebwyr yn yr amser y 
dygwyd Cristionogactli i’w mysg. Geilw yr Jesu liwynt yn 
“ genedlactli odinebus.” O ganlyniad, yr oeddynt wedi tfor- 
flfctu pob hawl a theitl i gyfodi plant i Abrabam. Cymmercnt 
arnynt fod yn bad Ahruhnm; oud ffortredasant y teitl hwnw 
trwy cu drygioni a'u godinebau; am hyny, “yr Icsuaddy- 
wedodd wrthynt, pe plant Abraham fyddech gwcithrcdoedd 
Abraham a wnnech. O’ch tad diafol yr ydych chwi, a thra- 
chwantnu cich tad a fynwch chwi eu gwncuthur" (Ioan viii, 
33, 39, 44). Gan eu bod yn lilant i'r diafol, fforffedasant bob 
hawl i’r dwyfol sefydliad o briodas Yn lle ei fod yn foddlawn 
gan Dduw iddynt gymmeryd arnynt eu bod yn blant i Abra- 
ham, ac i liosogi a gwasgaru eu hiliogaeth, dywedodd yr Iesu 
wrthynt, “ Merched Jerusalcm, na wylwch o'm plegid i ; eithr 
wylwch o’cli plegid cich lnuiain, ac oblegid cich plant: canys 
wele, y mne y dyddiau yn dyfod, yn y rliai y dywedant, Gwyn 
eu bod y rhai anmblantadwy, a’r crothau ni cppiliasant, a’r 
bronau ni roisant sugn. Yna y dechreuant ddywedyd wrth y 
mynyddoedd, Syrthiwch arnom; ac wrtli y bryniau, Cudd- 
iwch ni” (Luc xxiii, 28, 29, 30). Ilwy a fforffedasant y 
bendithion o wragedd a phlant, ac hyd y nod bywyd eu hunain, 
o herwydd eu bod yn “ genedlaeth odinebus,” ac yn orlawn o 
bob math ar ddrygiôni. Cynt y codai Duw o’r “ mcini hyn i 
fyny, blant i Abraham,” nag i gael y fatli gymmeriadau dryg- 
lonus i roddi iddynt ou hunain briodas a lliosogiad. Pwy gan 
hyny na all weled fod Duw yn gwneuthur gwahaniaeth mawr 
rhwng y drygionus a'r cyfiawn mewn perthynas i briodas a 
lliosogiad y rhywiogaethau dynol? Bwriadwyd y benditliion 
hyny yn wreiddiol i'r cyfiawn, ac i’r cyfiawn yn unig, ond y 
rhai drygionus a ddaethant yn ralaen i’w condemniad eu hun- 
ain, a liawlio breintiau y rhai cyfiawn ; gan ddwyn bamedig- 
aethau tymmorol a thragywyddol ar eu cenedlaethau. Gan 
hyny, yr hyn y sydd yn fendith i’r cyfiawn a brofir yn felldith 
i’r drygionus. Tra yr arosodd arch Duw yn mlilith y rhai 
cyfiawn, dygodd fendithion, a gogouiant, ac anrhydedd, a 



)00 


UDGORN SEION. 


llawcnyd'l mawr; ond pan ei thymmerwyd gan y Philistiaid, 
y riiai ni feddent orcliwyl i’w wneuthur â hi, dygodd felldith, a 
phla, ac anghyfannedd-dra a marwolaeth, ar eu lluoedd lliosog. 
Felly y bydd i Dduw gospi y drygionus am iddi feiddio hòni 
liawl i sefydliad dwyfol yr hwn na fwriadwyd oud i’r rliai 
cyfiawn. 

(í'w barhau.) Cyf. R. Ddc. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Rhvbtdj>. — Dylai y Saint fod yn oclielgar rliag cymmeryd 
cu twyllo gan ddyeithriaid a fyddo yn tramwy y wlad. Nid er 
mwyn cael cynnortliwy y rhoddir cymmeradwyaetli i symud o 
un gangen i’r llall, ond er mwyn cael aelodiaetli. Na wneweh 
ormod o neb nad ydych yn eu hadwaen. ac nad ydynt wedi 
cacl cymmeradwyaeth eich llywyddion. Mae dynion annheil- 
wng, fynychaf, yn dysgu pethau mawrion, er mwyn twyllo 
arian oddiar y Saint. Gwrthodwch eu dysgeidiaetli, a chwil- 
iwch eich llyfrau, y rliai a gynuwysant gymmaint ag sydd 
arnoch eisieu yn bresennol. 

ArwyNTiADAU. — Apwyntiwyd yr Henuriad Wm. Richards i 
lywyddu Cynnadledd t Sir Eôn.yn lle yr Henuriad Wm. Simrns; 
ac apwyntiwyd yr Henuriad W. Simms i iywyddu Cynnadledd 
Caerfyrddin, yn lle yr Ilenuriad T. C. Martill, yr liwn sydd i 
lafurio yn Nghynuadledd Ddwyreiniol Morganwg. 


Tai.iadau o Gor. 29 hyd Awst 4. — Pendeulwyn, 13s; 
Georgetown, 5s ; Troedyrhiw, 4s. — Cyfanswm, £1 2s. 

Ctmmanpaoedd y Gogledd. — Sir Fflint, ar y 14eg o Awst; 
Sir Ddinbyeh, ar yr 21ain ; Dyffryn Conwy, ar yr 28ain ; Sir 
Fôn, ar y 4ydd o F’edi ; a Sir Feirionydd, ar yr 1 leg. 

Cyeeiriad. — Mr. John N. Jones, near Ahbey Tavern, 
Greenfield, HolywelL, Fflintshire. 

gSJJ” Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tlialiadau, 
i John Davis , Printer , Georgetown, Mcrtht/r-Tyclfil. 


CYNNWYSIAD. TUD _ 

Cofnotlion Oirmanfa Gyffredinol a gymialiwyd yn Ninas y Llyn Haleu 85 


Priodás Nefolairld 1.. 96 

Auirywiaethau, &c 100 


MERTHYII-TYDFIL : 

ASCRAPIWTD A CUYHOEUDWYD OA.f I. OAYlS, CEORGETOW N< 


UDGORN SEION, 


■ I U 

^fi'tn \> &aútt. 

Rhif. 7.] AWST 13, 1353. [Cvf. VX 


COFNODION CYMMAN'FA GYFFREDINOL EGLWYS 

IESU GUIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF. 

A gynnnliwyd yn Ninas y IJyn Ilulrn Fawr, ar y 6 ftd dydd 
oEbritl, 1853. 

[Pnliad o dud. IM 1 

EbriU 7, 1853. — Galwyd y Gymmarfa i drcfn gan y Llywydd 
Young, am ehwarter i ddeg yn y borcu. Canwyd Iiymn gan 
y côr. Gwcddiwyd gan Erastus Snow. Canwyd. 

Y Llywydd Yocno a roddodd y tcstun — set o hcym tân, a 
wnacd gan y brodyr, allan o’r haiarn brodorol yn swydd 
Haiarn, hefyd dernyn bycban o fetel, yn edrych fcl arian, ar 
yr hwn nid oedd oi/ua forlis yn eflfeithio dim, a'r hwn a gafwyd 
yn ngwaelod y ffwmais; ac, meddai ef, nid ydym yn ceisio gan 
neb rawyach i fyned i swydd Ilaiarn. 

Iìenjamin L. Clapp a sylwodd, “ Yr wyf fi wcdi bod am 
betli amser mewn hwyl dra rhyfedd — yn wasgedig fy ysbryd, 
eithr ni wnaethym ddim yn ddirgel, ac ni chablais enw Duw 
ac efe a ofynodd gan y Saint i faddeu iddo, fel y gallai un- 
waith yn ychwaneg'fwynhau YsbrydDuw ; adiolchodd i Dduw 
am iddo gael ei geryddu, gan i liyny fod er ei les ; y r oedd ef am 
sefyll yn ci ran a'i le, a mawrhau ei swydd: yr oedd yn teimlo 
yn well y diwrnod hwnw nag y teimlodd yn y ddwy flynedd 
ddiweddaf. 

Y Llywydd Youso a ofyncdd i’r brodyr a’r chwiorydd o» 

7 [pkls \ y . 


102 


ÜDGORN SEiON. 


gallent ei dderbyn ef i’w flfydd, a’i ddal i fyny yn eu ffydd a’u' 
gweddiau — os gallent, am arwyddo liyny trwy ddyrchafiacî 
dwylaw. Dwylaw i fyny yn gyflredinol, a neb yn wrtli- 
wyuebus. 

Yr Henuriad Orson IlrDE a gyfododd, ac a ddygodd swydd-- 
ogiou yr Eglwys gerbron y Gymmanfa, ac a gyflwynodd Brig- 
ham Young fel Llywydd Egiwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweddaf, ac liefyd ein Prophwyd, Gweledydd, a Dadguddiwr, 
a’n blaenor yn Israel, yr hyn a gymmeradwywyd yn unfrydol; 
megys hefyd Heber C. Rimball fel ei Gynghorwr blaenaf, a 
Willard Eichards fel ei ail Gynghorwr, ac hefyd Ilanesydd a 
Chofnodydd Eglwysig Cyflfredinol. 

John Smith a gymmeradwywydfelPatriarch yr holl Eglwys. 

Orson Ilyde a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm y 
Deuddeg Apostol; a P. P. Pratt, 0. Pratt, W. Woodruflf, J. 
Taylor, G. A. Smith, A. Lyman, E. T. Benson, C. C. Rieh, L. 
Snow, E. Snow, ac E. D. Richards, a gymmeradwywyd fel ael- 
odau o’r un Corwm. 

John Young a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr 
Archoöeiriaid ; a Iteynold3 Cahoon a G. B. Wallace fel ei 
Gynghorwyr. 

Joseph Young a gymmeradwywyd fel Llywydd Llywydd- 
iaeth y Degau-a-thrugain; a Levi W. IIancock, Henry Herri- 
man, Zera Pulsipher, A. P. Rockwood, Jedediah M. Grant, a 
B. L. Clapp, fel ei gyd swyddogion. 

Johu Nebeker a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr 
Henuriaid; a James II. Smith ac Aaron Scera fel ei Gyng- 
horwyr. 

Edward Hunter a gyiumeradwywyd fel Esgob Llywyddol yr 
Eglwys; ac N. H. Felt, John Banks, ac Alfred Cordon, fel Es- 
gobion llywyddol a theithiol cynnorthwyol yn mhlith y bobl. 

Lewis Wight a gymmeradwywyd fel Llywydd C'orwm yr 
Offeiriaid ; hefyd John Grores a Georgc Dockstader, fel ei 
Gynghorwyr. 

McGee Harris a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwm yr 
Athrawon ; ac Adam Spires a ddewiswyd yn Gynghorwr iddo 
yn lle Thomas B. Foy, yr hwn oedd wedi symud i ddyflfryn 
arall; a Ruben Perkins a gymmeradwywyd fel ei ail Gyng- 
borwr. 



CDGOHN SEION. 


10S 

tíeturn R. Hill a gymmeradwywyd fel Llywydd Corwrn y 
Diaconiaid: AIexander Herron a ddewiswyd yn Gynghorwr yn 
île Andrew Burt; ac Oswell Barlow a gymmeradwywyd yn ei 
swydd fel ail Gynghorwr. 

Brigham Young a gymmeradwywyd fel Ymddiriedolwr mewn 
gofal dros Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf; ae 
Edward Hunter fel ei Gynnorthwywr. 

D. H. Wells a gymmeradwywyd fel Arolygydd y Gweithiau 
Cyhoeddus; a T. 0. Angel fel pen-saer yr Eglwys. 

Brigham Young a gymmeradwywyd fel Llywydd y Cwm- 
peini Ymfudol Parhaus er casglu y tlodion; hefyd H. C. Kim- 
ball, W. Richards, W. Woodrulf, O. Hyde, G. A. Smith, E. T. 
Benson, J. Jl. Grant, D. II. Wells, W. Snow. E. Hunter, D. 
Spencer, T. Bulloct, J. Brown, W. Croshy, A. Lyman, C. C. 
Rich, L. D: Young, l’. P. Pratt, O. Pratt, ac F. D. Richards, a 
gymmeradwywyd fel ei gynnorthwywyr. 

Darid Fullmer a ddewiswyd i fod yn Llywydd Estynfa Seion, 
yn lle Daniel Spencer, yn absennol ar genadiaeth. 

Eleazer Miller, Heman Ilyde, William W. Major, Levi Jack- 
man, Ira Eldredge, John Yance, Edwin D. Wolley, John Farry, 
AYinslow Farr, William Snow, ac N. H. Felt, a gymmeradwy- 
wyd trwy un bleidlais fel aelodau o Uehel Gynghor yr Estynfa 
hon o Seion; gyda’r ychwanegiad o Phinehas lìichards, i'lanw 
lle Jolin Iíempton, yr hwn sydd wedi marw. 

Orson Hyde. W. Woodruff, J. Taylor, E. T. Benson, G. A. 
Smith, L. Snow, E. Snow, F. D. Richards, J. Young, Levi W. 
LIancock, H. Herriraan, Z. Pulsipher, A. P. Rockwood, J. M. 
Grant, a B. L. Clapp, a gymmeradwywyd fel Cenadon i 
bregethu Efengyl lesu Grist yn nyffrynoedd y mynyddoedd; a 
J. L. Robinson a ychwanegwyd at' y cyfryw lechres. 

Y Llywydd Yocng a rybyddiodd yr hoU Uchel Gynghorau, 
pan fyddo Uchel Gynghor yn cael ei gorffoli mewn unrhyw 
Estynfa, mai y dyn mwyaf oedranus fydd y Llywydd. 

Asahel Perry, o SpringyiUe, a bleidleiswyd i fod yn Iìatri- 
arch yn yr Eglwys. 

Cliarles Hyde, o Ddinas y Llyn Halen Fawr, etto. 

James AUred, o San Pete, etto. 

Yr Henuriad Geoege A. Smith a alwyd i bregethu “ Pregeth 
Ilaiarn,” yr hwn a gyfododd, gan gymmerj d un o’r heyrn tàn 



104 


ODGOES' seio:;. 


ar yr esjynlawr, a’i ddal uwcìi ei ben, a gwaeddi “ Argraffiad 
Ystrydebaidd;” ac yna disgynodd i lawr yn nglianol bonllefan 
y Saint. 

Gan i lawer o'r Saint fod yn y tý dros bum awr, canodd y 
côr, “ Praise God from whom all blessings flow.” 

Gweddiwyd gan Lorenzo Snow. 

Am ddau o’r gloch, galwyd y Gymmanfa i drefn gan y 
Llywydd Rimball. Canwyd. Gweddiwyd gan yr Henuriad 
Woodruff. “ The earth is tlie Lord’s, and the fulncss thereof,” 
a ganwyd gan y eôr. 

Yr Henuriad P. P. Pratt a ddarllenodd ei Araeth a roddodd 
y ddoe ar Gonglfaen gogledd-ddwyreiniol y Deml, ac a'i dilyn- 
odd à Phregeth. 

Canodd y côr “ The Hallelujah Chorus.” 

Gweddiwyd gan F. D. Hichards. 

Ar ol ymadael, mewn cyfarfod o eiddo y Llywyddiaeth, yr 
Apostolion, ac creill, yn y vestry, James Allred, Asahel Perry, 
a Charles Walker Hydc, a ordeiniwyd yn Batriarchiaid yn Eg- 
lwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, gan y Llywydd- 
ion Youug, Rimball, a Riehards. 

Ebrill 8, deg yn y boreu . — Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y 
Llywydd Young. 

Canwyd. Gweddiwyd gan J. M. Grant. Canwyd. 

Y Llywydd Iíimball a ddy wedodd, “ Mae genym nifer o 
Heuuriail ag ydynt wedi eu dewis i fyned ar genadiaethau,” ac 
annogodd hwynt i wneyd eu dyledswydd; pan y cafodd yr 
Henuriaid canlynol, sef — Israel Barlow, Philemon Merrill, 
James D. Iíoss, William W. Major, Daniel Tyler, Albert P. 
Tyler, Benjamin Ashby, Ilenry E. Phelps, Lorenzo D. Budd, 
Israel Evans, Jesse B. Martin, James Bond, Loren Iioundy, 
Charles A. Foster, John D. T. McAllister, James Carrigan, 
Willard G. McMuIlen, Charles R. Dana, a Joseph France, eu 
dewis i fyned i Lloegr, a bod dan gyfarwyddyd y Llywydd- 
iaeth yn y wlad hono. 

Thomas Colborn, i Gerraany. 

Samuel Savary, a Milton Iiowe, i'r Unol Daleithiau. 

Edward D. Wade, a Cyrus Canfield, i China. 

Y Llywydd Yocng a gyfododd, ac a leíarodd fel y 
caulyn;— Yr wyf am ddraddodi araeth fèr, yr hon, fe 



ÜDGOnN SF.ION. 


105 


•Idichon, a all fyncd yn liirfaitli, cyn diwcdd y Gymman- 
fa hon. 

Mi a roddaf y testun yn awr, a thebygol y galwaf y brodyr i 
lanw allan y Bregeth. Nis gwn y gallaf eicli cyfeirio at y 
Reibl, am y bcnnod a'r adnod benodol, er eael gafael yn y tcs- 
tunj eitlir gellir rlioddi y testun yn awr, a'r llyfr y cyfeirir ato 
yn ol llaw. 

Y testun yw yr ElifedJiaeth-fraint. Kr hyny, mi a ychwan- 
egaf at yr Ysgrythyr, eyn yr af yn mhellach yn mlacn á’m ayl- 
wadau, ac a ddywedaf, Yr EtiJ'eddiaeth-fraint yn yr Offeiriadaeth, 
canys diddadl yw y cyssylltir hyn â'r testun, ac y dygir cf i’r 
bregcth. 

Yn yr ychydig a ddywedaf fi, ym<lrechaf no<li allan y pync- 
iau athrawiaeth, a’r golygiadau cywir i’w myfyrio ac i lefaru 
arnynt gan y brodyr, canys yr wyf am i’r pwnc hwn gael ei 
ddeall yn briodol. 

0 barthed i Dcyrnns I)duw, i’r ddaear hon, i’w ehorffuliad, i 
ddygiad allan blant dynion arni, i'r Efengyl neu y gyfraith 
ragbarotoadol, cr eu haddasu a’u darparu, ar ol derbyn eu 
taberuaclau, i fyned drachefn i bresennoldeb eu Tad a’u Duw, 
yr oedd yr etifeddiaeth-fraint neu hawl hon yn perthyn, ac y 
mae yn perthyn etto. ac a berthyna yn dragywydd, i'r ntab 
cyntaf-anedig yn mhob teulu o hiliogaeth Adda. 

Deallir hyn oddivrrth y Beibl, nid yn unig gan Saiut y Dydd- 
iau Diweddaf, eithr gan y byd Cristionogol hefyd. Iesu Grist, 
cyntaf-anedig y Tad, o’r gweddill oll o’i blant, ac o’r oll a feddant. 
yn unig i’w yr etifedd cyfreithlawn. Nid yw hyn ddirgelwch. 

Ar ol pasio dros oesau a chenedlaethati plant dynion am 
oddeutu chweclt mil o fiynyddau, tii a ddeuwn at y gynnulleidfa 
bresennol, ac a ddywedwn, mai yr un yw yr etifcddiaeth-fraint 
yn awr ag oedd yn y dechrcuad. Y mae tnegys ag yr oedd, ac 
ruegys y bydd byth, yn oes oesoedd. Yr wyf am i Saint 
y Dyddiau Diweddaf djeall hyn ychydig yn well nag y 
gwnacthant hyd yma, Mi a roddaf i chwi fy rheswnt. 

Er enghraifft, y mae chwiorydd yn yr Eglwys hon, ag sydd 
wedi eu hamddifadu o’u gwyr, y rhai a fuont feirw yn liawn 
flydd yn yr Efengyl santaidd, ac yn llawn gobaith am adgyf- 
odiad gogoneddus i fywyd tragywyddol. Ymwelir ag un o 
bonyat gan Arcltoffeiriad, gan yr hwn y ceisia hi hysbysiaeth 



106 


TJDGORîí SEIOy. 


o bartherl iV scfyllfa hi, ac eiddo ei pwr. Ar yr nn pryd, maa 
gan y wraig fab yn bunip ar hugain ocd, yr hwn sydd yn 
Jlenuriad yn un o Gorwmau y Degau a-thrugain, ac yn ffydd- 
lawn yn yr holl ddyledswyddau cyssyllticdig â’i swydd. Mae 
ganddi hefyd feibion a mcrched ereill. IIi a ofyna i'r ArcliolT- 
eiriad iiwn pa beth a wna dros ei gwr, ac ynt-iu yn dra chref- 
yddo! a ddywcd wrthi, “Mae yn rhaid i cliwi eael eich selio ì 
rni, a myfi a ddygaf eich gwr i fyny, a safaf yn ddirprwywr 
drosto, a dderbyniaf ci gynnysgaethiadau, a'r holl seliadau, 
allweddau, a’r bendithion, a’r OfTeiriadaeth dragy wyddol drosto, 
ac a fyddaf yn dad i’ch plant.’’ 

Clywch byn, farnauü Mae y fam a wnelo hyna, yn cyf- 
werthu ymaith fraint cyssegredig ci mab. A ŵyr )ii hyny? 
Na ŵyr! Mae hyn wedi ei wncuthur raewn eannoedd o 
enghrcifftiau, er yn ddiniwed ac mewn anwybodaeth, yr hyn 
sydd yn ei wneyd yn esgusodol. O’m rhan i, yr wyf yn fodd- 
lawn i wincio ar anwybodaetli y bobl. a ehredaf foti ein Tad 
Nefol hefyd. 

Eithr ehwycliwi y rliaî a wrandewch ac a wncir i ddeall yr 
cgwyddorion gwirioneddol ag sydd yn llywodracthu y mater 
hwn, ewch o’r lle hwn, a gwncwch ar ol hyn megys y gwnaeil 
mewn dyddiau a aethant iieibio, ac, yn lìe bod y pìanl yn cael en 
hyspeilio o'u breinliau cy frcithlawn, y loraiy a yolla ei pblant, a 
hwylbnu a yánt sefyll etlo yn en lle, a'u rhoi mewn meddiant o'u 
breintiau. Pa betli sydd i’w wneuthur? Bydded i’r mamau 
anrhydeddu eu plant. Os oes mab gan wraig, anrbydedded y 
mab hwnw. 

Eithr fe all mam ddywedyd, “ Nid y w fy mab i ond pum 
mlwydd oed. Ni fu genyf ond un mab crioed yn mysg nifer » 
ferched; yr wyf finnau yn heneiddio, ac mi a allaf farw cyn 
eael fy selio i’ni gwr.” Gadewch i’r mab hwna aros hyd nes y 
byddo yn ddigon hen i weinyddu dros ei dad; ae er y gellwch 
chwi fyned i’ch bedd, gadewch i’ch mab wneutliur ei ddylcd- 
swydd, ac nac hongianwch bytli wrth odrau dyn ag sydd yn 
gybyddlyd. 

Gellwch weled cryn lawer o bersonau cybyddlyd gyda golwg 
aT ddotlars a cents ; y mae yr un mor naturiol i ddynion fod yn 
gybyddlyd gyda golwg ar eu bendithion crefyddol. Gellwcl» 
weled cannoedd o Henuriaid y rhai a ddywedant wrtli y cliwì- 


CDOOÜN SEIOS. 


107 

■rrrydd, u Deuwch, a sclier cliwi i mi,” pnn ymlusgo o ampjlcli i 
wneuthur ordinhadau santnidd Duw yn fater o clw i wcini i'w 
tucddiadau cybyddlyd. Ilwy a ddywcdant wrthych, yr ewch 
i dragywyddoldeb, ac y cewch cich liunain hch wyr, ac na* 
gcllwch gael dyrchafiud, nas gcllwch pacl hyn, hynn, ncu y 
UalL, oddieithr cicli aclio iddyiit hwy. Yr wyf íi yn rhydd, ac 
feUy yr ydych chwithau. Fy nghynglior i'r chwiorydd y w, nn 
clnjmmirwrh eieh telio i unrtnjw cidyn, odji' ìtjir i' rhwi ewyllysin 
hyny. Yr wyf yn dywcdyd wrthych chwithau Archoffciriaid 
ac Ilcnuriaid, o’r pryd hwn alhin, na chcisiwch byth gan fcnyw 
i gncl ei selio i chwi. oddieithr ei bod bi am hyny, eithr gail- 
<wch y gwragedd gweddwon a’r plant yn Uonydd. 

Mi a’cli cyfciriaf at hregcth a draddodais yma y tynimor 
diweddaf, ar bwnc yr adgyfodiad a'r inilflwyddiant, gan ddang- 
«s o flaen y bobl y gwaith fydd yw gyflawni yn y cyfnod hwnw 
o ainser. Mae gcnym o leiaf un fil o flynyddoedd. gan gyfrif 
tri chant a tlirugain a phump o ddyddiau, pum awr, deugain ac 
wyth o fynydau, a dau-ar-bymtheg a dcugain « eUiadau yn y 
flwyddyn, os wyf yn cofio yn iawn, yn ndia rai y bydd Ilcnur- 
iaid Israel yn myned i mewn i Demlau enntaidd yr Arglwydd. 
ac yn gweinyddu dros y fath bersonau â cliwi a minnau, y rhai 
a wnaetliom y gwaitli y galwyd ni i'w wneuthar yn ein dydd. 
pa un bynag a ocdd yn llawer neu ychydig. Fc fydd cannoedd 
o filoedd o feibion Jacob i weinyddu yu y Temlau hyn drosocli 
cliwi a minnau. Joecph, Ilyrum, y tad Smith, a llawcr creill, 
a fyddant yno i hyfforddi a Uywyddu. Joscph a saif wrth ben 
yr oruehwyliaeth hon. ac a dileil ci hallweddau, oblegid nid 
ydynt wcdi eu cymmeryd oddiwrtho; nis cymmerwyd hwynt 
erioed mewn amser, ac nis cymmerir hwynt bytli yn nhragyw- 
yddoldeb. Mi a fyddaf yno, os byddaf fyw, ncu os byddaf 
farw. Os byddaf farw, fy mordyr neu fy nihlant a wcinydd- 
ant droswyf ; ni cliollaf ddim trwy angcu. Mawrhewch eich 
galwedigaeth yn yr Eglwys hon; ac mi a sicrhaf y cewch 
ddyrchafiad nior fawr a chystal ag y gellwch erfyn. 

Mi allwn sylwi ar lawer o bcthau yn ychwanegol o barthed y 
mater hwn; ond y mae fod yr llenuriaid yn myned o amgylch 
gan ddweyd wrth y chwiorydd fod yn rliaid iddynt gael eu 
selio iddynt hwy, neu nas gallant gael dyrchafiad, yn neillduol, 
egedi dolurio fy nheimladau. Mor anwybodus yw dynioD 


BDGOTtN SF.IOST. 


108 

íolly ! Jlae hyn i mi megys cysgod. Mae siarad am daro y» 
hollol ffolineb. Bydded i bob dyn a dynes fawrhau eu galwed- 
igaeth yn Nheyrnas Dduw, ac Efe a gymmer ofal y cawn ni ein 
dyrchafiad. 

Mac chwiorydd yn dyfod ataf ac yn. gofyn pa beth a wnant, 
gan ddywedyd, Mae y brawd A neu B wedi fy nysgu fel ar 
fel. Maent hwy mor wyllt â’r hydd ary mynyddoedd. Mae 
eu drychfeddylìau a’u hamcanion yn anghlod i bob rhith o syn- 
wyr da, ac i bob egwyddor o eiddo Offeiriadaeth y nef. 

Frodyr, dysgwch i fod yn amyneddgar, ac yn ddarostyngedig 
i’ch dyledswydd a’cli galwedigaethau mewn bywyd, ac na fydd- 
wch awyddus i bentyru i’ch huuain yr hyn, wedi ei gael, na 
wyddoch pa beth i wneuthur o hono. Mae ugeiniau o ddynion 
yn y tŷ hwn, pe galhnt bentyru swm annlierfynol braidd o aur, 
na fyddent mewn ychydig o amser yn meddu un ddeim o hono. 
Mae hefyd ugeiniau o Henuriaid yma, pe cawsent bum cant o- 
wragedd wedi eu selio iddynt, a mil O'blant, a wnaent ddinys- 
trio eu hunain, ynghyd â’r rhai hyny a ymarferent hwy un- 
rhyw ddylanwad drostynt. Ni fỳddant yn gwybod pa beth i 
wneuthur o honynt. Yr ydych ehwi am gael gwraig arall; 
eithr a j’dych yn gwneyd defnydd da o’r un sydd genych? Mae 
ynargod ddrwg i mi pan fyddo ar ddyn eisieu gwraig arall, a’r 
un sydd ganddo yn barod i’w adael. Os na ellwch gadw y gem 
sydd genycli eisoes, byddwch ochelgar pa fodd y cymmerwch 
ragor, rhag colli o honoch y ddwy.. 

Ni fwriadais lefaru yn hir, gara fod hyny yn fy niweidio. 
Meddyliwyf fy mod wedi rhoi y testun allan o flaen fy mrodyr, 
yn ddigon eglur iddynt hwy bregethu arno; yr wyf am iddynt 
egluro y pwnc gerbron y bobl r fel y gallont ei ddwyn gyda 
hwynt yn eu dealltwriaeth. 

Na adewch i mi glywed rhagor o’r “rfiaicl i ehmi gael eich 
seìio i mi, neu nis gellwch gael di/rchgfìad.’’ Os caiff dyn weddw 
dyn da, wedi ei selio, ei phriodi ag ef, gyda golwg i ddal llyw- 
odraeth ar, ac yspeilio pob plentyn yn y teulu hwnw o’u gened- 
igaeth fraint, efe a wel ei garasynied. Nis hgdd. Dywedaf 
wrthych chwi, fy mrodyr, wyr ieuainc, chwi Henuriaid, Cyfod- 
wch a mawrygwch eich galwedigaeth, anrhydeddwch yr 
Offeiriadaeth ; ac os oes dyn wedi dyfud yn mlaen a 
phriodi eich mam o dan. ddylanwad y fath ddysgwyliad. 


UDGORN 8M01*. 


1M 

TROWCn ET ALLAJi o'cn TT, AC AMDDIFFTNWCn EICH OBKED- 
IGAETH-FRAINT. 

Yna y Lljrwydd n eisteddodd i lawr yn nghanol y teimladan 
bywiocaf o lawenydd, ag a allodd gael ci amlygu gan gynnull- 
eidfa mor liosog. 

Yr Hcnuriad E. Snow a ddilynodd, ar y pwnc o hunanol- 
rwydd a phrynedigaeth. 

Yr Ilenuriad I’. P. I’ratt a ddygodd dystiolaeth o’r gwirion- 
eddau a draddodwyd gan y Llywydd Young a’i froilyr. 

Canwyd. Gweddiwyd gan yr Ilenuriad Jolin Taylor. 

Am ddau yn y prydnawn, galwyd y Gymmanfa i drefu gan 
yr llcnuriad Hyde. Canwyd. Gweddiwyd gau Levi W. Han- 
cock. Canwyd. 

Yr Hcnuriad Tatlor a draddododd brcgeth ar yr Etifedd- 
iaeth-fraiut yn yr Ofleiriadaeth. 

Yr Hcnuriad J. AI. Grant a sylwodd — Mae y gynnulleidfa 
hon wedi dcrbyu cynimaint o ddealltwriaeth ag y gallanl 
drysori; mae y pwnc hwn o enedigacth-fraint yu anhysbydd- 
adwy, a’r rhodd ewyllys a ndawyd i’r Saint yw yr holl ddaioni 
yn y nef a'r ddaear. Uylai yr holl Suint edrych ar ol glanhau 
y tufewn i’w Uestri, fel Aloroni gynt; a chario aUan gyfraitli 
L)uw, &c., &c. 

Canodd y côr, “Judgc me, O Lord,” &c. Gweddiwyd gan 
Lcvi W. llancoch. 

Ebiill 9. — Galwyd y Gymmanfa i drcfn gan y Llywydd Kim- 
baU, ara ddeg yn y boreu. 

Canwyd. Gweddiwj-d gnn T. liulloeh. Canwyd. 

Yr Henuriad Zera Folsipiier a lefarodd am y terfysgoedd 
ag oedd cf wedi myued trwyddynt yn Missouri, ac am Neil 
Gillium a’i lu yn saethu at garcharorion, pan ocddynt dan wyl- 
iadwriaeth; hefyd am y terfysgoedd yn lllinois, a Uaddiad 
Joscph ac Hyrum Smith yn ngharchnr Carthage, pan yr oedd- 
ynt dau gyngwystl o heddwch, a wnaed gan y Llywod- 
raethwr Ford ; ynghyd ag arweiniad y bobl ytna i’r Dyffryn 
hwn, &c., &c. 

Yr Uenuriad Orson IItde a lefarodd ar yrcgwyddor o sant- 
ciddhad, a’r bendithion a roddodd yr Ilollalluog i ni, gan rotldi 
darluniad o ddeadeU o ddefaid, bugeiliaid, a’u cwn, &c. 

Canwyd hymn gan y côr. Gweddiwyd gan Henry Herriman. 



110 


ÜDGORN SETOÎf. 


Am ddau, galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd 
Toung. 

Canwyd. Gweddiwyd gan W. W. Plielps. Cnnwyd. 

Yr Henuriad T. Bollock a ddarllcnodd fynegiad y L'rysorfa 
Ymfudol Jîarhaua (yr liwn a nodir yn ol llaw). 

Y Llywydd Young a dreuliodd yr amser, gan lefaru ar am- 
ryw bynciau, i gael eu eylioeddi etto. 

Canodd y côr ‘ - The Spirit of God." Gweddiwydgan 0. Ilyde. 

Ebrill 10. — Galwyd y Gymmanfa i drefn gan y Llywydd 
Rimhall, am ddeg yn y boreu. 

Canwyd. Gweddiwyd gan P. P. Pratt. Canwyd, 

Yr Hcnuriad P. P. Puatt a draddododd brcgeth Rr Etifedd- 
iaeth-fraint. 

Matthias Cowley a blcidleisiwyd yn unfrydol i gymmeryd 
conadiaeth i Ewrop. 

Y Llywydd Yolng r ddysgodd egwyddorion yngbylch am- 
rywiol faterion. 

P. P. Phatt a gyfodoild drachefn ac a ddywedodd, Mae yn 
dda genyf i mi bregcthu, canys yr wyf yn awr wedi derbyn 
jnwy o oleuni, ac yr wyf yn ddiolchgar ani dano. 

E. I). Bicuahds — Yr oedd y pethau a lefarwyd wrthym 
iieddyw yn odidog a gwerthfawr, ac yr oeddynt wedi eurhoddi 
i ildyben mawr a santaidd. Ac yna efe a ddadleuodd droi 
hawliau y Drysorfa Ymfudol Barhaus; canys gwaith mawr y 
dyddiau diweddaf oedd casglu Israel i'r lle y gallont gael eu 
dysgu yn ffordd iacbawdwriaeth. 

Canodd y côr “ The Ilallelujali Chorus.” Gweddiwyd gan 
John Taylor. 

Arn ddau yn y prydnawn, galwyd y Gymmanfa i drcfn gan 
I)avid Fullmer. 

Cauwyd. Gweddiwyd gan Evan M. Green. Canwyd. 

Yr Henuriad Lorenzo Snow a ddywedodd iddo fod mcwn 
Cymmanfaoedd yn Nauvoo, a llawer o leoedd ereill, eithr na 
i'hafodd efe erioed gymmanfa mor ogoneddus â hon; crybwyll- 
odd am yr erlidigaethau ag oedd yr Eglwys wedi myned trwy- 
ddynt, ac am fod Llyfr Mormon wedi ei argraffu yn y Danaeg, 
Ffrengaeg, Italaeg, a’r Ellmynaeg, ac yn y Saesnaeg, ac yn y 
rhan fwyaf o’r ccnedloedd lle yr ocdd yr iaith hono yn cael ei 
Uefaru. Yna efe a ofynodd fendith ar y bara, ac a barhaodd — 



CnGORS SEIOH. 


III 


Mnc (tcnym achos i dcimlo yn ddiolclifrar am y sc'" 'lf.a hcdd- 
ychlawn hon, ac nad oos genym i dcithio fcl o’r blnen, nn 
dyoddcf dira mwyach oddiwrth cffcithiau gwrthgilwyr. Tcim- 
lwyf fod pethau gotooeddus i ddyfod, yn ncillduol v rth gael ciu 
danfon ar gcoadiacthau, i wledydd trainor; a theimlaf i ddy- 
wedyd fod cannocdd a milocdd yn awr yn byw yn y dyflfryn- 
oedd liyn, y rliai a fyddant by w i fyned a thrigo yn y lleoedd hyf- 
rydol yn Swydd Jacksoii, y rhai y taiodd cin tndau ani danynt. 

Y Llywydd II. C. Rimbii.l a ddywcdodd na welodd cf gyn- 
nullcidfa fwy drwsiadus erioed yn ci fywyd, gan ci chymharu á 
scfyllfa milocdd a miliynau yn yr hcn wlcdydd. Achwynodd 
am rai ricrsonau, ag ocddynt am yspcilioy mcirw. Yr wyf fl yn 
grcdiniwr yn ngciriau yr Icsu, yr hyn a foura dyn i’w gym 
mydog. a adfesurir yn ol iddo yntau drachefn. naill ai yn y 
bywyd hwn ncu y ncsaf ; a plian wnclo personau ar fai yn 
Utah, hwy a gospir am hyny. Golygwn dori yr efrau i lawr, 
a pheidio aflonyddu y gwenith. Damnedigacth dyn a fydd yn 
ol y goleuni a’r wybodacth sydd ganddo. Yn nyddiau Moscs. 
yr ocdd pcn dyn yn cael ei walianu oddiwrth ei gorfT, pan gyf- 
lawnai odincb, a'r feny w yn cael ei llabyddio i farwolaeth. 

L. Ssow a ofynodd fendith ar y dwfr. 

Y Llywydd II. C. Kimball — Cyn gyntcd ag y daw yr ym- 
fudwyr i Califfornia i mewn, ccwcli wclcd y gwrthgilwyr yn 
rhedeg atynt, cr eynllwynio rhywlieth yn erbyn ein Llywydd; 
cithr hwy a ddadymchwclir yn cu hymdrechion. Uyddwch 
ufydd a darostyngedig i'r awdurdodau a lywyddant arnoch yn 
y gwahanol Gangenau, a chwi a fendithir. 

Y Llywydd Yolug — Pe gallai y byd edrycli arnom yn ein 
sefyllfa brcsennol, hwv a ddywedent yn ddiau ein bod yn facn 
tramgwydd. Mae y peirianwaith at wneyd siwgr wedi ci droi 
drosodil i’r Eglwys. Bwriadwn osod y peirianwaith i fyny ar 
linell ogleddol y Ffcrm Eglwysig. Gwna yr Ilenuriad 0. Hyd» 
gymmeryd ci arolygiaeth. Nis gwnawn byth roddi i fyny, nac 
attal ein gweithrcdiadau, cyn y gwnawn bob peth a allwn 
fwyta, yfed, neu wisgo, o’r elfen gynhenid, a gwneyd y ddaear 
ei hun fel gardd Eden. Ni chawsom erioed o'r blaen Gymman- 
fa Ebrill mor hyfrydol à hon: ac yr ocdd ysbryd dymunol 
ynddi. Mae yr Eglwys hon yn faen tiamgwydd, ac yr ocdd 
Joseph ei hun yn fuen tramgwydd i'r genedlaeth hon. 



ÜDOOr.N 8E10N. 


1 12 

Teimla fy enaid yr holl amser am i Dduw eich bendithio. 
Pa beth yw yr anghen i ddyn neu fenyw gael unrhyw dra- 
öertli? Chwiorydd, os ydych yn dysgwyl i fod yn ddedwydd 
yn eich tŷ, mae genych i wneuthur y dedwyddwch hwnw eich 
hun; eithr os ydych yn golygu fod gan rywun i wneyd nefoedd 
drosoch, chwi a gewch weled eich camsynied: yna byddwch 
fyw i Dduw, adeiladwch Seion, a llenwch y ddaear â gwybod- 
aeth Duw. Bydded i bob dyn a dynes fod yn Saint, ac yna f* 
fydd yr iau yn esmwyth. 

Yr wyf yn penodi yr ail Sadwrn yn Awst, am ddeg yn y 
boreu, i fod yn Gymmanfa neillduol, er gaiw rhai Henuriaid, a 
threfnu materion; eithr addocdwn y Gymmanfa hon hyd y 
6fed o Hydref, 1853. Ac yr wyf yn benditliio pob dyn a 
benyw yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. 

Canwyd. Gweddiwyd gan y Llywydd Rimball. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parhatl o dud. 27.] 

15. Eod ysbrydoedd dynion wedi derbyn addewidion a 
rhodddion cyn dechreu y byd, a eglurir yn amlwg mewn am- 
ryw ranau o’r Ysgrythyr. Yr Apostol Paul sydd yn ysgrifenu 
fei y canlyn : — “ I obaith by wyd tragywyddol, yr hon a addaw- 
odd y digelwyddog Dduw cyn dechreu y byd” (Titus i, 2). 
Addawodd Duw “fywyd tragywyddoi.” Pa bryd y gwnaeth- 
wyd yr addewid hon ? Hi a wnaethwyd “ cyn dechreu y byd.” 
I bwy y gwnaethwyd hi? Hi a wmaethwyd i ysbrydoedd dyn- 
ion, pa rai a fodolent cyn dechreu y byd. Ni a gysurwyd ag 
addewidion Duw pan y preswyliem yn ei bresennoldeb. Gallem 
y pryd hwnw edryeh ar wyneb y Cyntaf-anedig, a’i ystyried 
Ef megys eisoes wedi ei ladd, neu fel y dywed Pedr, ei fod Ef 
“ yn wir wedi ei ragordeinio cyu sylfaeni y byd” (1 Pedr i, 20). 
Pan yr oeddem ni yn eiu sefyllfa ysbrydol, pob gras neu dru- 
garedd a dderbyniasom, ocdd o herwydd Crist. Paul, yn 
Ilefaru am Dduw a dilywed, “ Yr hwn a’n hachubodd ni, ac a’n 
galwodd â galwedigaeth santaidd, nid yn ol ein gweithredoedd 
ui, ond yn ol ei arfaeth ei liun a’i ras, yr hwn a roddwyd i ni 
yn Nghrist Iesu, cyn dechreu y byd” (2 Tim. i, 9). Yn ol yr 


ÜDGORN SEION. 11 5 

ymadrodd hwn, a'r rhai blaenorol, yr oedd Paul, Timotlieus, 
Titus, ac ereill, yn bodoli cyn declircu y byd, ac yn y cyn-fodol- 
iaeth hyny, gwnaeth Duw iddynt hwy addewidion o fywyd 
tragywyddol, ac hefyd rhoddodd iddynt ras yn “Nglirist Iesu.” 
Dywed yr Apostol Paul Iiefyd: “Bendigcdig fyddo Duw a 
Thad einllarglwydd IesuGrist,yr hwn a’n benditliiodd ni âphob 
bendithion ysbrydol yn y nefolion leoedd yn Nghrist: megys yr 
etholodd efe ni ynddo ef cyn seiliad y byd” (Eph. i, 3, 4). Yn 
awr, os galwyd yr Apostolion ac ereill “ â galwedigaeth 
santaidd,” a’u “hetlioi yn Nghrist cyn seiliad y byd," 
ac yn ddiau wedi derbyn gràs y n Nghrist, ac addewid o “ fy wyd 
tragywyddol” wedi cael ei wneyd iddynt “ cyn declireu y byd,” 
yna paham y tybir yn anghredadwy, mai yn a thrwy Grist 
hefyd y derbyniasant faddeuant o'r pechodau a allent fod wedi 
eu cyflawni yn y sefyllfa gyn-fodawl hono. 

46. Os bu yr oll o’r ddwy-drydedd ran pa rai a gadwasant eu 
sefyllfa gyntaf yn gyfartal ddewr yn y rhyfel, ac yn gyfartal 
ffyddlawn, paliam y cafodd rhai o honynt eu galw a’u hethol 
yn eu sefyllfa ysbrydol i ddal sefyllfaoedd a swyddau eyfrifol 
yn y byd hwn, tra nad oedd ereill ? Os nad oedd yno neb o’r 
ysbrydion byny pa rai a bechasant, paliam y cafodd yr Apos- 
tolion, pan y bodolent yn eu sefyllfa flaenorol, eu hethol i gael eu 
bendithio â phob bendithion ysbrydol yn y nefolion leoedd yn 
Nghrist? Ymddengys fod yr holl frawddegau hyn yn eyflwyno 
meddylddrych, fod galwedigaethau, dewisiadau, ordinhadau, 
addewidion, arfaethau, etholiadau, a gosodiadau, wedi cael eu 
gwneyd cyn dcchreu y byd. Yr un meddylddrych sydd hefyd 
yn cael ei drosglwyddo yn y dyfyniad pa un a wnaethom 
eisoes o Lyfr Abraham. “ Yn awr, yr oedd yr Arglwydd wedi 
dangos i mi, Abraham, y dealltwriaetliau ag oedd wedi eu 
rheoleiddio cyn bod y byd; ac yn mhlith yr holl rai hyn yr 
opdd llawer o’r rhai ardderchog a rhagorol ; a Duw a welodd 
fod yr eneidiau hyn yn dda, ac yr oedd efe yn sefyll yn eu 
canol hwynt; ac efe a ddywedodd, Y rhai hyn a wnaf fy llyw- 
odraethwyr ; canys efe a safai yn mysg y rhai hyny ag oeddynt 
ysbrydion, ac efe a welodd eu bod yn dda; ac efe a ddywedodd 
wrthyf fi, Abraliam, Yr wyt ti yn un o honont, ti a etholwyd 
cyn dy eni.” Yn awr, ai nid oes rheswm i gredu, fod yr ar- 
dderchawgrwydd neu y rhagoroldeb pa un yr oedd Uawer o’r 



ÜDOORN SF.ION. 


114 

ysbryiiion rhai’n yn ei feddu, wcdì ei gyrbaedd trwy ffyddlon- 
deb i aclios Duw ? Ài nid o herwydd eu cyfiawnder yr oeddynl 
wedi eu penodi i fod yn lly wodraethwyr yr Arglwydd? l’a 
fodd y daetli Abraham i t'od yn un o’r ysbrydion arddercliog a 
rliagorol? l J a fodd y daetli yr Arglwydd i ethol Abraham 
cyn ei eni? l’e buasem ni wedi cael ateb i’r gofyniadau 
rhai’n, ui a gawsem, uiae yn debygol iawn, fod Abraham wedi 
sefyll i fyny yn ddewr dros i'ab Duw ar yr amser y torodd y 
gwrthryfel allan : ac mai o herwydd ei uniondeb a’i gyfiawnder, 
yr etholodd yr Arglwydd ef cyn ei eni, i ddal awdurdod a gallu 
yn ei ail sefyllfa, i ddyfod yn dad y ffyddlouiaid, ae i fod yn 
fendith i'r lioll gencdloedd. 

47. Yr holl ysbrydion pan y deuant yma ydynt yn ddieuog, 
hyny yw, os gwnaethant bechodau erioed, hwy a edifarlias- 
ant ac a gawsaut faddeuant trwy ffydd yn nyoddefiadau dyfod- 
ol yr Oen. Mor bell ag y mae diniweidrwydd yn pertliyn, 
hwy a ddaethant i’r byd hwn yn gyffelyb ; ond mor lielled ag 
y mae amgylchiadau yn perthyn, nid ydynt yn gyffelyb. Can- 
iatêir i un dosparth o ysbrydion i ddyfod i’r liyd mewn oes pan 
mae yr Offeiriadaeth a Theyrnas Duw ar y ddaear, ac y maent 
yu clywed a derbyn yr Efengyl; ereill a ddeuant i’r byd mewn 
oes o dywyllwch, ac a’u haddysgir mewn athrawiaethau ffol a 
chyfeiliornus. Eliai a enir yn mhlith pobl Dduiv, ac a’u dygir 
i fyny yn yr iawn ffordd ; ereill a enir yn mhlith y paganiaid, 
ac yn cael eu dysgu i addoli eilunod. Rhai ysbrydion a gym- 
merant gyrff yu llinach yr liad etholedig, trwy yr hon y tros- 
glwyddir yr Offeiriadaeth ; ereill a dderbyniant gyrff yn mhlith 
y negroaid Affricanaidd, neu yn llinach Canaan, hiliogaeth yr 
yr hwn a felldithiwyd, mewn pertliynas i’r Offeiriadaeth. Yn 
awr, os oedd yr holl ysbrydion yn gyfartal ffyddlawn yn eu 
sefyllfa gyntaf yn nghadwad y cyfreithiau o honi, paham y 
lleolir hwynt mewn amgylehiadau mor annhebyg yn eu hail 
sefyllfa? l’aham y gosodir rhai mewn amgylchiadau Ue y 
dysgir hwynt gan Dduw, y deuant yn lly wodraethwyr, brenin- 
oedd, ae offeiriaid, ac yn ddiweddaf a ddyrehefir i hoü gyfiawn- 
der gogoniant Nefol; tra yr addysgir creill mewn pob math o 
ddrygioni, ac heb hyth glywed yr Efengyl, hyd oni chlywant hi 
mewn carchar wedi angeu, ac yn yr adgyfodiad derbyniant nid 
gogoniant neful, ond daearol? Os yw gwobrwyon a cliospedig- 



ÜDGOEÎÍ 6EIOH. 


II fr 

»pthau yn ganlyniadau gweithredoedd drwg a da, yna yr ym- 
ddengys fod yr amgylehiadau drwg a da, o dan t;a rai y daeth 
yr ysbrydion i’r byd hwn, o anghcnrhaid yn ymddibynu ar y 
gweithredoedd drwg a da, pa rai oeddynt wedi eu gwneutliur 
yn y byd blaeuorol. Ein cyflwr pan yr elom i mewn i’r byd 
nesaf a ymddibyna ar ein buchedd yma. Hewn cyffelybiaeth, 
yna, ai nid yw eir. cyflwr, pan yn dyfod i’r byd hwn, yn ym- 
ddibynu ar ein buchedd cyn ein geni? Ai nid yw y gofyniad 
pa un a osododd yr Apostolion i’r Gwaredwr, o barthed i’r dyn 
a aned yn ddali, yn dangos yr ystyricnt ef yn bosibl i ddyn 
bechu cyn ei eni? Hwy a’i hystyrient ef yn rhesymol fod i 
berson gael ei eni yn ddall, megys cospedigaetli am y peehodau 
pa rai ag oeda efe wedi eu gwneuthur cyn ei eni. Er fod yr 
lioll ysbrydion yn ddiniwcd pau y deuant yma, ai nis gall fod 
yn bosibl eu bod wedi cael maddeuant, ac rvedi eu dieuogi ar 
yr ammod y byddai iddynt ddyfod i’r byd hwn o dan amgylch- 
iadau naill ai ffafriol neu anffafrioí, yn ol natur eu pechodau ? 
Ai nid yw preswylwyr ein bj'd ni, pa rai a gyfodir oddiwrth y 
meirw, yn gwahaniaethu mewn gogoniant megys ag y mae un 
seren yn gwahaniaethu oddiwrth y llall? Onid yw yn ang- 
henrheidiol y dylent hwy gael maudeuant o’u holl bediodau 
a’u dieuogi, cyn y gallont dderbyn yr Ysbryd Glân neu un 
gradd o ogoniant ? Ae onid yw amrywiaethau eu cyflwr yn 
yr adgyfodiad yn ymddibynu ar natur eu gweithredöedd yn y 
bywydhwn? Os y rhaid iddynt gacl maddeuant, a dyfod yn 
ddiniwed, cyn y gallont hyd y nod fyned i mewn i deyrnas o 
ogoniant; ac os pan y maent yn myned i mewn yno, eu bod o 
dan amrywiaeth mawr o amgylchiadau, yn ymddibynol ar eu 
gweithredoedd yma, yna ni a allwn, oddiwrth gyffelybrwydd r 
ymresymu fod yn rhaid i’r ysbrydion gacl maddeuant a dyfod 
yn ddieuog, cyu y gallant hyd y nod ddyfod yma, a phan 
y deuant, y bydd o dan ararywiaeth mawr o gyflyrau yn 
ymddibynol ar eu gweithredoedd mewn sefyllfa flaenorol. 

4S. Er y gall fod llawer o alwedigaethau a gosodiadau mewn 
sefyllfa flaenorol, perthynol i sefyllfa ddyfodol, etto nid ydym 
ni yn dychymmygu fod yr Arglwydd wedi gwneyd unrliyw 
ddeddfau yn trosglwyddo unrhy w un yr hwn a freintir à dyfod- 
iad i’r sefyllfa hon, i ddamnedigaeth neu iachawdwriaeth dra- 
gy wyddol yn ddiammodol. Y fath olygiad a fyddai yn hollol 



116 


ÜDGORN SEION. 


wrthwynebol i rediad cyfFredinol yr ysgrythyrau. Mae iach j 
awdwriaeth yn rìiydd i ba» b a gydsyniant â'u hammodau: oud y 
mae rliy w alwedigaethau, ordmhadau, apwyntiadau, ac awdur- 
dod, perthynol i’r bywyd hwn, pa rai a roddwyd ar ysbrydion 
cyn iddynt ddyfod yma, a pha rai, yn ddiau, a addawyd iddynt 
liwy o herwydd eu gweithredoedd da yn myd yr Ysbryd. 

(I'w barhau.) 

Llandli. C'{f. D. E. Jones. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

0 non dedwyddweh, mor hyfryd y w cyfeiilgarwch ffyddlawn, 
diysgog, a thyner! Mae yn melysu ein holl ofalon, yn llinaru 
ein holl oüdiau, ae yn ein cynnorthwyo yn ein holl gyfyngder- 
au; y mae yn feddyginiaeth effeithioí i’n holl gystuddiau. 

Yr athronyddon a gyfrifent ddoethineb y golud mwyaf, a 
boddlondeb y dedwyddwch penaf. 

Nio trysor nac awdurdod sydd yn gwneyd i’r pen na’r 
galon i fod yn dawel; eithr cydwybod ddirwystr, a symlrwydd 
annichellgar meddwl tyner. 

Yr hwn sydd yn ymwrthod â’r byd, sydd raewn meddiant 
gwastadol o feddwl tawel; ond yr hwn sydd yn dilyn ei bleser- 
au, a gyfarfydda â siomedigaethau ac edifeirwch. 

LLAWNDER HTFRrDWCH. 
liydd fyw, tra ’n fy w, medd un, i hyfryd oes, 

Bydd fy w, tra’ n fy w, i Dduw medd athraw moes ; 

Ond ynwyf bocd y ddau mewn undeb bri, 

Câf hyfryd fyw, O Dduw, tra ’n byw i ti. 


Taliadaü o Awst 5 htd Awst 1 1,— -Caerfyrddin, £5; 
Pontytypridd, 14s 6c ; Georgetown, 5s 2c; Efynnon-Tydfil. 
(3s 2c, Gor. 24); etto, 6s; etto, 4s 8c— Cyfanswm, £tì 13s 6c. 

Anfoner pob Uythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Liavis , Printer, Georgctown, Merthyr-Tydjil. 


CYNNWYSIAD. 

run. 

Colnodion Cyirmaofa Gyffredinol a gynnaliwyd yn Ninns y Llyn Halen 101 


Cyn-fodoldeb Dyn U-2 

Annyuiaetliau, &c [16 


MERTHYR-TYDFIL : 

▲ EG BAPFW YD A C H YHOEL'DWÎD OAN J. DlVlS, CEOEGBTOWN. 



UDGORN SEION, 

N RU 

#n nt }} ^aútî. 


Rhif. 8.] AWST 20, 1353. [Cm VI. 


SANTEIDDIOLEWYDD Y RHYW î’ENYWAIDD 

V w 

l’RIF OflONIAST DAEAROL — GARDD BARADWYS — FFTNNONELL 
DEDWTDDWCU, A MELYSDER MEL IIOLL SEIGIAD BTWTD 
Y RIIYW WRRWYAIDDÎ DIWEIRDEB BDCHEDD — PCRDEB 
ENAID, A DIHALOGUWYDD BENYW, 

A D II Y L 4 I FOU 

Prif gastell r/icarcheuol — noddfa ddiangol — Sanctum Sanctorum 
amddìffyniadol dynolryw , — 

Sydd ìmnnn-eglur i ni; îe, a orfodir ar bob vmresymydd myfyr- 
gar. Oddiwrth y direswm, nid ofnwn halogrwydd ar deilwng 
wrthddrychau ein serch. Mai yn gyferbyniol i’r rheswm, neu 
y synwyr a fedda dyn, yn y catn-ddefnydd — y llygriad o hono, 
y peryglir diweirdeb benyw — mai efe yw ei themtiwr a gelyn 
ei chysur, halogwr ei phurdeb, a llofruddiwr ei iianfarwol 
eaaid, a anturiwn ddangos, brofi, ac argraffu ar feddwl y dar- 
llenydd. Anturiaeth deilwng o anturiwr galluocach, mae yn 
wir, o gyd-weithrediad holl ddyngarwyr byd, — testun o orfol- 
edd i angelesau ein daear drwy yr oesau a ddêl, a chydgordiad 
holl angylion nef. Canys, dyn yw “ Pren Upas” yr awyrgylch 
feny waidd — efe yw andwyol gorwynt “ sirocco ” i’w rhywiogaeth. 
Acliubwn ef, y temtiwr, cadwedig fydd ei demtiedigion . — 
Rhwystrwn yr achos, ac ni welir yr effaith. Yraresymwn â, ar- 
gyhoeddwn, rhybyddiwn, perswadiwn, ac enniìlwn ddyn i 
8 [pris I 9 . 



ÜDGOBS SEÍOK. 


1' i 8' 

ymlawenhau ac ymburo ei feddwl, ei lygaid, ei enaid, ei galoS. 
a’i w'EmiREDoEDD, ac yna, y pryd hyny, darfydda anlladrwydd 
o blith y rhywiogaeth fenywaidd ar yr vn pryd! Os dyx ni 
achosa, yna, ni chcir ef yn ein trefydd, ein gwlad, y ywledydd, 
na’r byd! 

Gwyddom fod o’n rhyw, fyddin a wrthoda ein gosodiad hwn ; 
mwyaf o anghen y frwydr y sydd, ynte. Gwyddom fod yr 
ymosodwyr yn aml yn ymwingo i’r ochr amddifTyniadol o’r 
pwnc hwn, gan roi y bai ar y fenyw, mai y iii y w “ maentynfa” 
y nwyd, ac Efa dcmtasiynoi ein rhyw! Ond ai gwir hyn? ai 
amddiöyniadol, pe gwir? A oes un gradd o gyfiawnder ynddo? 
sydd gwestiwn a ddygir i arholiad manwl yn fuan, a phoblog- 
rwydd yr hwn a’n cymhella, ie, a’n symbyla i’n dyledswydd o 
fod ei ammhcuwr. Naturiol ddigon, mae yn wir, y cyhuddiad 
liwn i ni, 'ie, naturiol oedd i’n tad dechreuol esgusodi ei hun, gau 
ddweyd, “ Y wraig a roddaist i mi,” liono a'm temtiodd. Gwir 
mewn ífaith, ond ai digon i gyfiawnhau ufydd-dod ein tad iddi? 
Nage, ebe y gollfarniad arno. Nage, ebe holl ddirywiedig elf- 
eithiau ci ymollyngiad ef. Buddugoliaeth, ynte, ebe rhesymcg 
gymhariaethol, i’r “ llestr gwanaf” o’i hiliogaeth yn awr. Mid 
digonol yr esgusawd, pe caniateid' y gosodiad; eithr yr ydym 
ni yn mhell o gyfaddef, na chredu, fod tueddiad naturiol na 
chymhelliadau temtiol fwriadol yn y fenyw yn ddechreuol, nac 
yn annogaethol i’r halogrwydd lleiaf o’i pherson. 

Gwir fod benyw wedi ei ehynnysgaethu yn greadigol â’r 
gynneddf hon. Hebddi, amddifad fyddai o un o brif ragoriaeth- 
au deniadol ei rliyw — o gymhwysderau anhcbgorol rliieinydd- 
iaeth; — hebddi, dififrwyth fyddai i lioll gymhelliadau ein ercad- 
igol natur; heb y nwyd gyfeiriedig, analluog fyddai i gyflawni 
prif amcaniaeth cread ei rliywiogaethiad, ei benywaidd gyfan- 
soddiad; yr hyn a’i gwnai yn unigol yn ddigynnydd yn y gre- 
adigaeth. Mewn gair, oni bai cynnysgaethiad benyw â’r 
gynneddf hon, beth ddelai o’n rhy wiogaeth ni cyn hir ? 

Eithr cyfartalwch maintioli, grym, a dylanwad y tueddol' 
rwydd i anniweirdeb, yn nghyíansoddiadau y ddwy r\Tviogaeth, 
yu naturiol, yn wreiddiol, yw y cwestiwn. Tystied natur, 
tystied yr holl rifres o’i holrheinwyr adnabyddus o lioni — onid : 
yw y peiriant cynhyrfiol i’r nwyd yn llai, mewn cyfartalwch,- 
rncwn benyw nà’r gwrryw? Ydyw, ebe yr oll o honynt, a’r a- 


ÜDCOItN SElOM. 


119 


wyddom ; ydyw, ebe holl ymddygiatlau naturiol y rhy.w. A 
hyn cyd-dystia ei chariadus, fwynaidd, gymmwynasgar, a gos- 
tyngedig natur. Os oes a ammhcun hyn, acd, chwilicd, 
teimled, a tliored y ddadl, ac yna gorfodir ef i gyfaddef fod 
henyw o dueddiad yn fwy rhinweddol a llai nwydog nâ dyn. 

Ktto, nid awgrymwn a'r na pliccha hithau. Ond cawn des- 
tunau syndod yn fynych drwy glywcd am rai a gânt gryn 
enwad ac ymddiried, mewn uchcl radd am eu diweirdeb a’u 
boncddigciddrwydtl, yn dianc yma a tliraw gyda rhyw un — gan 
genedliadau annhymmig, ac yn ttiflu eu liunain i gôl rhyw an- 
llad-ddyn ; ei goddefiadau difcddwl drwg hitliau weithiau a 
ystyrir gan ddiliyryn yn awgrymiadau chwantol : ac nid ych- 
ydig nac anaml yw y rliai a chwareuant cu carwriaoth rhy 
fedrus a deniadol i guddio eu hawydd priodasol. O hyn oll, a 
ílawer ychwaneg, bcîr benyw, a’i hod hi yu aehos o’i cliwymp 
ci hun. Nad beth yw ei ffaeleddau lii, diau fod gwaith llawer, 
os nad yr oll ag sydd yn ceisio golchi eu hystaeniadau ar gost 
yr “ Efa” a’u temtiodd, mor ofer â’r eiddo y gwrageddos hyny 
a geisient olchi y ncgro hach yn wỳn. 

Onid allwcdd dirgelwch y Uwyddiaut i swyno serch, ennill 
eariad, ac ymddiried benyw rinweddol, a’i haberthu ar allor 
chwant, yw ci/fatlnac/iruydd rhjfeddol y briodoledd o ijariad 
mewn benyw, a’r ffaith o’r ymddiried a ddyry yn, a’i hawydd i 
foddliau yr hwn a’i hennilla? Ouid deddf ei natur, rheidiol i’w 
chylch, ac anhebgorol er cyflawni ei gwaiih i eppilio ein rhyw- 
iogaeth yw hyn : Caniatiier mai liawdd wcdi ennill serch 
henyw, yw cael ei pherson ; eithr ein gosodiad yw — diysgog 
hefyd, nad unwaith o fil, nad un ofloedd, os bvtuol, a dreisir 
eyn yr ennillir ei serch. Tystied y rliai sydd ganddynt dyst- 
iolaeth — cyfaddefed y rhai a geisiasant, diwair neu anniw- 
air. Adeuitiodd purdcb gwyryfaidd chwi erioed i anlladrwydd? 
A welsoch chwi un erioed yn gyntaf i argoeli tueddiad i 
gnawdolrwydd? Crcdwn yr ateba cydwyhod pob un iddo, na 
wybu erioed am un, yn amddifad o gariad ato, ncu cyn iddo 
liollol emiill ei serch, a ymoUymjodd ei hun, llawer llai cynnyg ei 
hun iddo. Ac etto, pe profid un, îe, fil o’r cyffelj-b, ni chon- 
demr.iai liyny y rliyw feuy waidd o’r bai hwn, oddieithr fod 
hyny yn greadigol yn eu cyfausoddiadau cyn iddynt garu nac 
“ adnabod dyn” eriocd. Heblaw liod yn ymosodydd dieithriad. 



120 


ÜDGOBN SEION. 


ni lwydda y temtiwr yn oi orchwyl andwyol unwaith o fil, deb- 
ygwn, i gael ei ysglyfaeth diniwed i grafangau ei chwant, heb 
ddichellion a diwydrwydd. Dichon iddi, mac yn wir, wedi un- 
waith ei gorchfygu ganddo, fesur iddo yn ol yn yr un mesur ag 
y mesurodd iddi hi; eithr ein liamddiffj’niad yw ei ijwreiddiol 
i ìueddiad . Meiddiwch gynnyg iddi foddio chwant yn gyntaf, a 
lii a brawf wirionedd ein haeriad yn y fan, drwy eich gomedd 
a’ch casâu, os nad drwy siol friwedig! cynnygiwch eofndra an- 
weddus, cyn ennill ei serch, a buan y cewcli y gwaethaf. 

“ Pob adyn direidyn, drwg, 

Gochelwch rhag ei gilwg.” 

Nid dim yn fwy a ennyna ei digofaint yn fflam angherddol. 
Eithr os ei chariad unwaith a geir, yna ei hymddiried i’r 
graddau hyny, yr hyn yn unig a wna yn oddefol yr hyn o’r 
blaen a fuasai yn ffiaidd ganddij un achos o hyn yw ei bod 
yn taflu mantell ei chariad dros eich ffaeleddau, nad pa mor 
boenus iddi, ac hefyd o herwydd y ffaith o fod mor naturiol 
iddi foddhau ac ufyddhau i wrthddrych ei sereh ag yw iddi 
anadlu. Ai o herwydd ei hanallu i wrthsefyll dy demtiad ac 
ymollwng i’th gais o diriondeb (er mai mil gwell fyddai ganddi 
beidio), y meddyli, O greulon adyn ! fod dy eofndra yn fodd- 
haol iddi ; ei condemni am anniweirdeb, ac, fel blaidd ar gefn 
oenig, yr ymruthri ar dy ysglyfaeth ! Onid ystyri mai cyf- 
athrachrwydd ei serch â’th enaid — wrthddrych annheilwng — a 
swynodd braidd ei haddoliad, ac yna ei goddefiad i bechod, ac 
nid ei nwyd ei hun. O gariad atat, rhoes i ti allweddau ei 
chastell cyssegrlan, lle y cadwa y perl anmhrisiadwy — y diad- 
em wgrthfawrocach yn ei golwg, ysgatfydd, o holl fwngloddiau 
y byd! Coron ei gogoniant ! a’th ddwylaw aflan, a yspeili di 
hi o'i pherlau— o’i holl, — a’i sathru dan dy draed, o herwydd 
iddi ogwydd ei phen i’w rhoi yn dy gyrhaedd, dan gredu mai ti 
fuasai ei hamddijffynydd iddi? A ladratei oddiami hi ei harddaf, 
— ie, holl addurniadau ei rhyw, o herwydd ei diniweidrwydd a’i 
dymuniad i’tli blesio? Os gwnai, druan, cofia dy fod wrth hyny 
y u llofruddiwr creulonaf i w dedwyddwch daearol, hyd y nod 
pe na phriodi hi ; os gwnai, dy fod yn rboi dagger yn ei llaw hi 
er trywanu dy galon, os dewäsa! Nac angliofia bytliol naelli roi 
iddi yn ol yr hyn a yspeiliaist oddiarui, na bpd yn gyfiawnhaol 



t'DGORN 8EION. 


121 


m'iì Jano! I’aham, ynte, ei gwneir? Dwys ystyriaeth o’i 
fawrddrwg effeithiuu amseroi, a’th arswydo rhagddo. A’r 
meddylddrych o’th gyfrifoldeb tragywyddol am dano, a'th war- 
edo rliag chwareu â’r demtasiwn fwy nag ag angeu. 

Credwn mai y gamsyniaeth a wneir o’r br iodoledd o gariad 
pur, dihalog, a greddfol ein natur am y nwyd o chwant, neu 
gnawdolrwydd, yw y, prif, os nad yr unig genllif a ysguba ei 
filoedd yn ddifwriad i'r “ Malotrurm ” dihysbydd, diwaelod hwn. 
Mai boddio eu nwydau yw un o brif gymhclliadau ein rliyw 
i’r byd priodasol, sydd rhy eglur i fod eisieu eì brofi. Mewn 
gobaith o fwynhad cyfreithlawn o’r pleser liwn, gwibia medd- 
yliau hiraethog ein rhyw, drwy ein gwlad, a’r byd, am yr 
amsor, y dedwydd amser, y inwynheir hyn'. O dan y dylanwad 
hwn ein ganwyd — y teimlad hwu a fagwyd ynotn trwy 
osiamplau ac ymddyddanion ; ac o herwydd na chynnwysa 
holl ddoethinc-b ddynol y hyd i ni, na’i grefyddau ychwaith , 
wersi digouol i’n dy sgu beth y w rheidiol gymhwijsder au, gwreUldiol 
ddglteiiion, na phwysig ddyledswyddau y cyflwr priodasol er ys 
canrifoedd, “ Am hyny, lialogwyd y ddaear gan ei plireswylydd- 
ion.” Gorlifodd y fi'rwd dros ei cheulanau, a gwywa flodau 
harddaf ein gwlad. Effeithiau andwyol Uywodraeth y nwyd ar 
y gynnedd/ odidog — yr anianol ar yr yslirydol, sef y ddwyj'ol, bri- 
odoledd gymheUiadol i, a llywodraethol ar, reddfol ddeddfau 
rhieinyddiaeth, yw testun ein galar, a thestun gofid ein byd. 
Yma y mae gwraidd y lawrwydd, a nytha yn ei gangenau 
gwenwynig lanaf adar ein daear er ys oesoedd. Ar achlysuron 
cyfleus cymmerwn ein caib a’n rhaw, a thiriwn o dan ei wraidd 
er hened yw, ac yna gwelir yn eglur nad chwant, ond pur a 
diywir gariad ysbrydol — nid cnawdol-, ond, ufydd-dod i’r ddwyfol 
briodohdd o gariad dilwgr a roed i ni gan ein Duw ydyw, den- 
iadau ac arweinyddion dynolryw i greu bodáu anfarwol fel eu 
nunain' Eisoes profwyd yr egwyddor hon yn hanfodol yn 
natur benyw! esiampl, ynte, i ddyn. Gwers gywir — tyst 
ffyddlawn yw; arweinier dynolryw i’w hefelychu yn hyn, hyd 
nes y ceir ychwaneg o wersi ar )’r un petii gan ein Tad o’r uel'. 

Ond i ddycliwelyd, apeliwn at fenyw ei hunan ; caiff hi lod 
ein brawdlys. Olrheiniwch i’eh greddfol dueddiadau, onid 
ydych yn brofiadol o'r liyn a ddywedwyd? A gamddeaUasom 
eich natur ai peidio ? Dy wedwch chwi — chwi y w gwreiddyn 


122 


CDGORN' SEIOX. 


y ddadl — barnydd a thyst; oywir liefyd, onide? Pa’m gofyn 
tyst, nid dirgelwch hyn, ond ffeithiau rhy eglur i’w cuddio. 
Onid eich awydd i foddio a hapusu eich llithiwr a barodd i 
chwi oddef iddo ei flordd, o herwydd eich cariad ato a'ch ym- 
ddiried ynddo? Camddefnydd, mae yn wir, o rinwedd — a rhin- 
weddol hyd fai y w hyn ; etto, ai chwi iiytll yw yr ymosrtdydd 
yn yr eithriadau anniwair pa rai ar un ystyriaeth ond a nod- 
wyd, a barant syndod i chwi eich liunain. Creulon ddyn, a 
ymbleseri yn ei handwyo? A droi yn fradwr iddi o herwydd 
iddi ymddiried i ti, hwn, ei benywaidd briodoledd hanfodol, sef ei 
ijreddfoi gymmwynasgaru:ch? O na bai ganddynt lai o’r hriodol- 
edd ogoneddus hon, neu fwy o benderfyniad i’w hamddiflyn tra 
yn nghyrhaedd ÖTafangau anlladwyr ! Eitlir pa’m y dywedwn 
hyny wrth y Uestr gtpanaf 

I>ys A DOYI.Al AMDDIFFYN DIWEIIÎDEB BF.STW ! 

Ie, yn mhob dull, bob amser, a’i liamddiffyn hyd angeu, os gel- 
wir ef. Beth wnawn yn galw benyw i amddiflyn ei hun rliag 
dyn! eiharglwydd! ei phen a’i hamddiff'i/nwr priodol! Yn ei 
gòl ef dylai fod ei chastell amdditfynol — dyna ei dinas noddfa 
briodol. Ai efe a droa yn “ ddialydd y gwaed,” a’i llofruddio 
rhwng cyrn ei atlor ? O ! na, gwaeded ei galon ei hun yn gyntaf ! 
Er hyny, nid y’m yn awgrymu lleihau ymdrecli benyw yn ei 
dyledswydd i ainddifly n ei hun, drwy roi mwy o ymddiried yn 
y dyn; eithr ei rhybyddio i acliub ei hun rtiag dystryw, drwy 
beidio rhoi ei srrch bythol ond yn unig lle y gall gael diogelweh 
hollol i’w plierson ; canys byddai anglicn iddi beunydd fod 
mewn ofn pob dyn, a beunydd ar wyliadwriaeth. A oes eisieu 
dweyd yn amlycach wrtli ildyn na’r hyn a ddywedwyd, Mai efe, 
nid y hi, a ddylai fod amddiffi/ni/dd ei diweirdeb? Oes, y mae 
eisieu dweyd, a pharhau i ddwcyd, nes y gwnelo d/jnìon, ac nid 
benywod, alltudio aniweirdeb o’r byd, — o’u natur eu hunain yn 
gyntaf. — O na bai pub llythyren o’r frawddeg yn ddiamonds 
dysclaeriol o flaen ei lygaid ef nes dallu ei olygon, a’i ddysgu na 
ddylai roi achos i t'enyw amddiflyn ei serch na’i pticrson rliag- 
ddo. Oni bai efe, wedi unwaith iawn briodi, ni byddai raid 
iddi, na chyn yr amser iawn i hyny yeliwaith. Arweinier ei 
serchiadau yn iawn drwy osod o'i blaen wrthddrych teilwng, 
yn ei briodol ddull a’i amsor, ac nid un o fitoedd a dreisid byth, 


ITUGORN 8EIOS. 


12S 


Tneddwn ctto. Pan yn addfedu i’r cyflwr priodasol, ncu wcdi 
liyny, tra yn liunaniaetliol o’i gwr, gwarcliaëa yreddfol utiiyol- 
rwydd ei cliariad o’i hamgylch yn gadarnach tẃr nâ muriau 
Jerico. Unwaitli torer adwyau yn hwn, a’i serchiadau a sacth- 
ant allan ci gangenau drwy y bylchau a wnaethocli. Gwyr- 
drowch ei blagurol gangcnau, a thorant allan ryw ffordd arall, 
canys blaguro a wnant, ie, sydd raid iddynt, ni allant beidẃ. 
Angcu ei hun ni rwystra eu tyfiant, amgen eu trosglwyddo i’w 
gwrciddiol awyrgylcli, a’u planu yn eu paradwysaidd artrcf lle 
y gorlwythant o.u hunain, fel “ pren y bywyd,” à ffrwytliau tra- 
gywyddol. Anhygocl nertli “cariad gwragcdd” yn unig a’u 
Imddasa i fod yn wragedd. nac yn fatnnu. Beth a fyddai heb- 
•ddo? Unigolyn. Ie, gwaeth na hyny, canys byddai yn hollol 
ddiddefnydd genedliol. O, fel y mawryga y briodolcdd hon ei 
natur! Y cyfaddasrwydd liwn a’i haddasa o ddiwcrth i anyyhs 
ddaearol! O leiaf, ei phriodoleddau hyn a’i gwna yn un o ar- 
dderchocaf greaduriaid y Creawdwr cywrain ei hun. A aUai 
hyawdledd angcl bortrcadu gogoneddusrwydd y cynnysgaeth- 
iad bcnywaidd hwn yn unig? A ydyw “ caru cin gelynion” 
yn debyg i Dduw? A efelychwn ni Ef wrth“dalu da am 
ddrwg”? Gwelwch lii! ymglynia ei hcnaid hyd wallgofrwydd 
am yr adyn a’i dystrywiodd! Gwaëa ei serchiadau anwylaidd 
am dano — er mor aflan — hyd addoliad braidd. Fel yr iry am 
y dderwen frigog, ymglyma yn dynadi am dano po fwyaf a 
ysgwyda efe arni; er iddo drwy ddichcUion cyfrwys, bradwrus, 
uffernol! wneyd llong-ddrylliad hollol o'i scrch a’i phcrson ; 
pan y gallesid dysgwyl iddi ymarfogi á dialedd ac yfed gwacd 
ei galon, gwelir hi yn ci garuaidd goflcidio ; yn ymhyfrydu yn 
ei hapuso hyd y galla, l'el pe gwledd i’w henaid yw cael 
gwneyd rhyw gymmwynas iddo! Noswcithiau hirion o’i wyl- 
ied yn ei glaf wely nid ystyria ond enyd byr a melysaidd ; os 
galla ei lesoli bywioga ei hysbryd, a llama ei chalon pan ei 
hadfcra! Caua ei clilustiau i’r oll o ddrwg a ddywedir am 
dano! Dali i’w ffaeleddau, er mor deimladwy â “ thywyllwch 
yr Aiflt” ; ond selog amddiffyna ef, er mor ddued ei weithred- 
■oedd â’r eiddo diafol wedi ymgnawdoli ; îe, a’r rhai hyny yn ei 
herbyn lii ei hunan hefyd! Ei dyoddefiadau ei hun nid ystyria, 
amyneddgar dan vr oll, o herwydd mai efe a’u hachosodd! A 
yara lü ef yn hwy ? Gwnaiff ! Mae cylymau ei henaid am 



124 


UDGORN SEION. 


dano yn annattodadwy i bawb — iddi ei hunan! Ei feiau y’nt 
rinweddau, a’i greulondeb yn gariad yn ei golwg. Fel 
cnewullyn mewn cneuen, cauwyd ei henaid o’i fewn ef, ac ni 
all ei gael yn ol, ac ni cheisia ychwaith ; yn dawel a diddig, 
ondodid, y goddefa ei holl boenydion ! ! O fenyw! rhaid cyf- 
addef mai gwyrthiol yw dy gariad! Beiddiwn angel i dalu 
mwy o dda am ddrwg nâ thydi ! 

Eithr os galla benyw garu ei threisiwr fel hyn — d 1-ddyn 

hefyd, beth a fesura hyd, ac a brofa rym ei chariad at wrth- 
ddrych teilwng, y r hwn a ad-dala iddi y n ol ei phurdeb, ei rhin ■ 
wedd, ei mwyneidd-dra, a’i chymmwynasgarwch ei hun? Os 
ymddedwydda efe yn ei gwneyd hi yn ddedwydd, onid aberth 
byw o honi ei hun a’i holl rinweddau dedwyddol a dafia hithau 
y n ol i’w freichiau ef ? Ië, ebe ei natur y n un llais, ac mor hollol 
drwyadl a diymwad ag a ddichon dynoliaeth yn ei phurdeb 
gael, na dychymmygu am dano! “Na ddôs o’m golwg, na 
chais genyf dy adael,” medd ei hymddygiad. Lle yr ai di yr 
âf finnau, lle yr arosi yr arosaf, a’th bobl dy fydd fy ngwared- 
igion innau, dy ddedwyddwych fydd fy ymgais; îe, ti yw fy 
nuw. Daearoli yw gwreiddiol iaith ei henaid wrth yr hwn sydd 
yn cadw allwedd ei sercli, yn fonllef. 

Ac yn awr, O ddyn ! pa fodd y gaili wyrdroi hwn, purdeb ei 
chariad pêr-lewygol, ac ysgogiad cyfathrachol ei pherson, yn 
beiriant diuystriol i ti a hithau? Paham yr halogi yr hyn a 
grewyd i’th les goreu, i fod yn wenwyn angeuol i’w pherson . 
halogrwydd i’w henaid, ac yn ddystryw i’w hoU ragoriaethau 
angylaidd hi ? Caniataer, ddarfod i’w phêrlewygol gariad atat, 
ei gosod yn dy feddiant, a oresgyni di hi o herwydd y geUi ? 
Onid dy rwystro, yn hytrach na’th annog i wneyd hyny, a 
ddylai yr ystyriaeth o’i hewyUysgarwch, 'ie, pe hyd y nod ei 
chymhelliad, ar y doethaf o resymiadau; sef, deddf ei natur, ei 
dymuniad fydd atat, &c. Na wneler ei gwendid (yn hytrach, 
prif addurn a choron rhinwedd ei rhyw), yn ofieryn marwoldeb 
iddi, o herwydd y gaUer gwneyd hyny! Annynol fyddai! 
Gorfoded y ffaith y gelli ennill ei serch, a thrwy hyny ei 
pherson, i ti fod yn amddiffynydd i’r naiU a’r llall. Annynol 
fyddit amgen, meddwn. A ammheui? Ymresyma yn gymmar- 
iaethol yr egwyddor, a chai wersi gan holl naturiaeth, îe, 
ybwystfilod eu hunain! A rutlira y llew cadarn ar yr oenig. 


UUGORN SCIOK. 


125 


dinlwed, o herwydd ei allu i hyny? Ktto, i’r Rliinoceros, a 
ddangosa efe y fath hunaii-ymwadiad u thruguredd? Ai “y 
trechaf treisied, a‘r gwauuf gwaedded" yw arwyddair y gallu- 
og? Onid yn hytruch pan györoi y dewr y dy wcda, “ A’m cyd- 
radd ymladdaf, ar fy 'u-radd ffieiddiaf fuddugoliaeth.” Uysga 
crytiaid ein trefydd, îe, dysga cẃn ein heolydd, i’r treiaicr, cg- 
wyddor ag sydd yn anghcurheidiol arno, i’w addasu i fod yn 
inhlith ein rhywiogaeth ! Os creulondeb yw poenydio unrhy w 
greadur methiedig, pa faint mwy creulonach dystrywio gwrtli- 
ddrych ymddibynol ein gofal, a hono ein cyfaill anwylaf, a r 
rhagoraf o’n holl fendithion daearoit Môr-ladron unwaith a 
orchfygasant long farsiandiol. Cadben y blaenaf, incwn ang- 
euol frwydr, a ymgyfnrfu ag un o ddcwr forwyr yr olaf. Cledd 
yn nghledd yn hir a ncrthol ymegniasant i drywanu â’u cledd 
galon y UaU. Dyrnod anffortunus a dorodd gleddyf y morwr 
wrth y carn. Diosgodd ei fynwcs a gwaeddodd, “ Trywana yn 
awr, canys yr wyf yn dy feddmut.” ‘“Na wnaf,” ebe y môr- 
leidr, “ tra yr ymleddaist â mi, ccisiais dy einioes ; ond yn 
awr, dy analln a’th amddiffyna. Yn hytrach na Uaild pe/yn 
diamddiffyn, myfi a umddiffynaf dy fywyd hyd farw fy hun. 
Neu cydia mewn cleddyf arall fel y byddi gydradd â mi, ac 
ymladdaf nes Uadd neu gael fy Iladd.” AnaUuogrwydd holl 
naturiacth sydd noddfa iddynt. A otala y fam dirion dros ei 
phlentyn gwaelaf yn fwyaf ? a droir o’r ffordd rhag sathru ar 
falwoden fethiantus ? ac a sarna neb fenyw tan ei garuau 
haiarnaidd, o herwydd ei bod lii yn ei gyr/iaedd, îe, wedi ei 
gosod ynoer ei les ef a’i diogelwch hitliau? Neu a ystyrir yn 
gymmaint o fuddugoliaeth i ennill serchiadau benyw (y rhai a 
gymheUa arnat), a thrwy hyny ei liunan? A yspeili di ei 
phalas o’i berlau drutaf (canys nid yw holl berlau byd ond 
baw, a’u cymharu â diweirdeb benyw), o herwydd iddi roddi i ti 
allweddau y porth? Oni orfoda dy feddiant o honynt, dy gyf- 
rifoldeb am eu diogel gadwraeth? Oni euogi dg hun yn fwy ná 
hi, pe yspeilit lii? Etto, a ymffrosti di yn gwneyd hyn ? Ai 
dan ehwerthin y gwnai ufferuol drafodaeth? Wel, chwardda di, 
crechwena uffernolion mor wawdus wrth dy boenydio am dano 
ryw dro! Clywir, ysywaeth, fe glywir, dynion, fuorn agos a’u 
galw, weithiau yn ymffrostio o’u buddugoliaethau benywaidd, 
ac yn adrodd eu dicheiUon a’u cyfrwysdra i hyny mor wawdus. 


126 


CDGOEN 6E10JT. 


a iuwy echryslon yu ein golwg ni nag y w pow wow yr Indiaid, 
pan gaffont scalp (croen pen) dyn gwyn. A liyn, nid ywcys- 
segr-ladrad, 'ie, nefol, pe bosibl, i’wgystadlu! Hyd y nod yr 
ychydig hyny a rwystra cydwybod rliag myned yn mhellach, 
yn fynych a ânt yn dc'.igon pell i gredu y gallant fyned yn 
mhellach; ac yna, a gellweirant am eu buddugoliaeth ar wen- 
did benyw, ac a wawdiant ddiweirdeb y rhyw! O adyn! onid 
benyw oedd dy fjm? a ocs neu a fu genyt chwiorydd — gwraig ? 
Xac oes, debygid, ac ni ddylai bytli fod, tra dyna dy feddwl, 

0 leiaf. 

Fenywod, chwiorydd dyngarôl, bob amser, yn enwedig tra 
ceir yn eicli plith fodau o’r tucddiad a nodwyd, — gwyliwch ar 
forenaf arweinyddion eich serch. Gofalwch dros yr eginyn 
ilechreuol yn ei darddiad allan, iawn arweiniwch ei Jìaguryn hyd 
ddedwyddol briodas, a tliroir piceliau gwenwynig y gelyn, ond 
odid, yn aneffeithiol wrth eich tracd. A dueddu ein cymhelliad 

1 lesgàu penderfyniad? Oui symbyla i ymruad drwy ddangos y 
ffordd i fuddugoliaeth, hawdd ei cbyrliacdd? Yn Ue ymollwng 
gyda y llifeiriant i’r llynclyn andwyol, yn ddewr cydiwch yn 
yr unig rwyf, ac fel hyn rhwyfwch eich bàd yn ddiangol i 
borthladd. Yn hytraeh, dyma y ffordd i gadw eicli bàd yn 
ddiogel ar làn, hyd nes y cewch wynt teg a chyfleu gobcithiol, i 
gychwyn mordaith dragywyddol o wynfyd a hedd. Dealla 
eich teratiwr yn eitliaf, mai y cwlwm sydd yn cyssylltu cich 
person wrtli eich serch — unig fy nedfa eich natur ; 'ie, gŵyr y n 
well nà chwi, etallai, mai yu y fan hon yn unig y dichon roi 
clwyf marwoi i chwi, a chael meddiant o’r allwedd a ddymuna: 
difeddwl o liyn, gadewir drws eicli serch yn ddiglo, neu dad- 
gloir ar ei gais, drwy yr hwn aiff i mewn i lialogi — dystrywio 
y naill a’r Uall. O, halogrwydd digyffelyb! Cyssegr-ladrad 
heb ei ail ! 

Fenyw! attolwg, manwl-graffa ar, a gofalus wylia dros yr 
egwyddor hon, fel dy unig ddiogel waredydd. Etto, nid dy 
waith na’th ffaeledd yw, amgen gwyrdroad dwyfol a hanfodol 
briodoledd perthynol i’th ryw, ac o ganlyniad dy ogoniant, nid 
condemniad. Na ddigia, gan hyny, o hcrwydd y gwyddost ac 
y teimli mai gwir yw. Diystyra ac esgeulusa i’th berygl. 

“ Eithr paham dadguddio y dirgelwch, a thrwy liyny gwneu- 
íhur treicwyr i ddystry wio benywod yn grynswtli?” meddir. Ai 



CDCOHN 8EION. 


1S7 

ffyliaidanwybodnsyw trciswyr? A ddcalla y jfOiniA-fsetlcelfydd- 
ydau yn gywreiniach nag y dealla y rhai liyn bob dyfais dreisiol. 
n bwn eu “ brciniol gardcn ?” Ai cudd y w pctb mor nndwg i 
olygon eryr? Ychydig eofndra yn awr — ycbwancg eilwaitlií 
yn fuan ddysga iddynt y wers hon yn efleithiol. Ond. pa ddyn- 
garwr gwell i’w rhyw nâ'r hwn n amlyga iddi ei ddichellion cf, 
a'i plierygl hithau? A ddinystriwyd hi erioed ond trwy y 
ffordd hon ? 

Ac weithian, O ddyn! cyn terfynu, fel fforchog fclltcn, ncd 
cin holl apcl i'th galon — â nerth snitfi taran swnicd trwy dy 
holl cnaid. Er mwyn y cariad a fcddi at yr hon a’th ymddyg, 
ychwiorydd n'tli hoffant, a'th barcli i’r anwylaidd un a cnnill- 
aist ei scrch a’i hcnaid, ac er mwyn y diamddiffyn ac angylnidd 
ry w, gwylia, gofala — hyd farw ymladda dros ddiwcirdcb benyw, 
na pwy fydd hi, os cei achos! Etto, pe aneffeithiol yr npcliad 
hwn — hyd y nod, os nad “ ofni -Dduw ac na jdierchi ddyn,” na 
benyw ychwaith, er dy l'wyn dy hun diogcla ei serch a’i phlcscr. 
Os halogedig hi, beth ddaw o’th ddedwyddwch tculnaidd dy 
liun? Dychwela canlyniadau ei hymollyngiad nr dy bcn di 
yn genllif; hunan-len, yntc, a’tli gymbella i amddiffyn ci diwcir- 
deb hi. Yn neillduol, gan nad yw hi yn ei thrcisio ei hun. y 
bcia efc ci /m«, o herwydd ei gwendidau hi. y “ llcstr gwanaf.” 
Dcng mwy ei euogrwydd ef, o herwydd nad allai ei gorcsgyn 
hi beb ddenu ei sercbiadau yn gyntaf ! Haiogi ci phcrson, cr 
yn fynydd ei hunan, nid yw ond gwâdd dwmpath i’r hyn yw 
gwywiad ei serchiadau ! dnrostyngiad ci henaid! Troi ci holl 
natur, ci rhagoriacthau godidog, a’i lioll allnoedd i drosglwyddo i 
ereill, nac i fwynhau dcdwyddwch ei hun — ci holl berffcithdcr- 
au angylaidd ; oll yn afluneiddiwch ! Ei holl orfolcdd yn alar! 
Mclldiged y cnawdol imp a’ì gwjjelo, grculon waitli! Erlidier 
— 'i e, a/lhidied cacwn cf o gymdeitbias ddynol! Diystyrcdig 
gan ddyn — ffiaidd gan fenyw fo ei goffadwriaeth! Un pelydr o 
oleuni cariad na phared wawr ar hir-nos ci enaid du. A pldiiau 
yr Aifft nd-daler iddo! Hynodrwydd Cain fo arno! Difäol 
ddylanwad samìc/.i Arabia yw eisawyr! Wrtli yr ysgelerdra 
hwn, y mae llofruddiad yn ddiniweidrwydd! Rôn am grogi, ei 
dynghed fo ei spedu bytliol ! Dyfnaf ei wcly fydd yn y pydew 
diwaelod ; canys, brwntaf ymdrabaeddodd yn ngwaddod bud- 
reddi cnawdoliaeth! Yn uffern gwnaeth ei galon hell — ei hmau 



128 


EDGORN SEION. 


pentyrodd ffagodau brwrastanaidd yn eu hereliyll bwll yn beif* 
twr; ei chwant, y fatche.n , — â’i ddwylaw taniadd y mwdwl yn 
goelcerth; ei lasaidd ffiaraiau a lewyrcha ei drera tu draw i’r 
gagendor — nefolaidd fro y cariad pur a’i diwair bleserau oll — 
ei hun yn alltud bythol! O aragylch ogylch iddo, fel ranr o 
dân, gwreiclúoua ei chwant angherddol. Anadl ei enau — liaint 
yw, ei eirian fagant bla — haloga ei awyrgylch! Yn eigion ffos 
ei chwant cyweiria ei wely — yno y mtjna ymdrabaeddu. O 
fewn liaiarnaidd dŵr purdan parhaus gwarchaer ef — y drws yn 
nghlo, a’r allwedd gan angel yn nghadw ! l'w le ei hun o’r 
diwedd eawsom y peryglus un, gwaethaf adyn ein daear. — 
Yn y carchar liwn arosed, tra yn ngharchar ei chwant yr 
ymgarchara ! 

Merthyr. D. Jones. 


Y DYDD A DDAW. 

Mae dydd rhyfeddol yn agosâu — dydd dial ein Duw ni — dydd 
yraweliad Arglwydd y lluoedd â thrigolion y ddaear — dydd 
gwae i’r annuwiolion — dydd galar ac wylofain — dydd dystryw 
ac anghyfannedd-dra — diwrnod blin — diwrnod o losgi — dydd i’r 
ceuedloedd yfed o gwpan llidiogrwydd yr Arglwydd, yr hwn 
sydd eisoes bron yn llawn, îe, yr hwn sydd ar gael ei dywallt. 
Ond pwy sydd yn gwybod hyn? Pwy sydd yn derbyn dad- 
guddiadau oddiwrth Dduw, ae yn eael eu golygon wedi eu 
hagor nes y maent yn gweled tufewn i’r llèn, ie, a chael 
gwybod raeddwl yr Arglwydd, a’i fwriadau anffaeledig? Ai y 
byd Cristionogol, sef creiÿddwyr yr oes oleu hon? O nage. 
Eiallai fod un o fawrion a doethion eu colegau, meddech. Nac 
oes un o honyut. Paham ? Maent mor oleu yn yr oes hon â 
dweyd nad oes eisieu dadguddiadau, na phrophwydoliaethau, 
nac apostolion na phrophwydi, pa rai (yn yr amser gynt) oedd 
mor anghenrheidiol er arwain eglwys Dduw, fel na fyddai ei 
liaeiodau yn bwhwraan, ae yn cael eu cylch-arwain gan bob 
awel dysgeidiaeth. Maent mor oleu ag i ddweyd nad oes eis- 
ieu ysbryd y brophwydoliaeth na dadguddiad yn yr eglwys yn 
awr — y gallant hwy wneuthur hebddynt. Ofer i ni feddwl, 
ynte, mai hwynt-hwy sydd yn rhagweled y dydd blin sydd yn 


ÜDGORN SEION. 


129 


dyfod. Pwy, ynte ? Ncb, ond Saint y Dyddiau Diweddaf, pa 
rai sydd yn proffesu fod apostolion a phrophwydi yn eu heglwys, 
a hod yr holl ordinhadau. y bendithion, a'r breintiau yn gyf- 
lawn ynddi, — a bod eu harweinyddion, gcf yr apostolion, 
gweision Duw, y rliai sydd â thystiolaeth yr Iesu yn eu ìnedd- 
iant, yn rhagwcled yr amser blin sydd yn dyfod ar genedloedd 
y ddaear, pa rai sydd yn gorwedd mewn llygredigaeth. Dar- 
lunia yr Apostol J. Taylor hwy fel y canlyn : — 

“ Os edrychwn ar genedloedd Cristionogol i gyd gyda eu 
gilydd, gwelwn ddrycli sydd yn wir alarus, darlun truenus o 
ddynoliaeth dlawd, dirywiedig, a syrthiedig. Gwelwn genedl- 
oedd Cristionogol yn erbyn cenedloedd Cristionogol mewn 
rhyfel, ynghyd â gweinidogion pob un o’r cenedlaethau hyn, yn 
galw ar Dduw y Cristionogion i roddi y fuddugoliaeth dros 
eu gelynion i’w cenedloedd hwy ! Cristionogion! ae addolwyr 
yr un Duw ! ! 

“ Felly y bu Llocgr Gristionogol yn byddino yn erbyn 
Ffrainc Gristionogol ; Rwssia Gristionogol yn erbyn Prwssia 
Gristionogol,” &c., &c. * * « « 

“ Cyn y byddai yr amry wiol genedloedd hyn yn dechreu 
rhyfela, yr oedd eu gweinidogion yn danfon i fyny eu hamryw- 
iol weddiau o flaen yr un Duw; a phe buasai Ef mor benwan â 
hwy, a gwrandaw ar eu gweddiau, byddent wedi eu dinystrio 
er ys talm, a’r byd Cristionogol wedi ei ddiboblogi. Ar ol eu 
gweddiau, byddent yn cyfarfod mewn amryson marwol ; yr 
oedd gelyn yn rliuthro ar draws gelyn gyda grym marwol, 
ac yr oedd clariwn rhyfel, cledr arfau, a rhuadau magnelau yn 
cael eu dilyn gan ocheneidiau angeu, aelodau drylliog, galanas- 
tra, gwaed, a marwolaeth; a gofid a blinder annhraethadwy, 
aelwydydd anghyfannedd, gweddwon diamgeledd, a phlant am- 
ddifaid. Ac etto, cenedloedd Cristionogol ydynt oll, brodyr 
Cristionogol, addolwyr yr un Duw. Mae Cristionogaeth wedi 
ilwyddo mwy neu lai er ys deunaw cant o flynyddoedd. Pe 
caffai hi barhau, a thaenn dros y ddaear, yn ei dull presennol, 
pa beth a wnelai hi gyflawni?” 

Pan ystyriwn, pa ryfedd gweled y byd fel y mae. O amser 
Abel gyfiawn hyd yr amser presennol, faint o genadon Duw 
sydd wedi bod yn cynnyg ammodau o heddwch rhyngddynt 
hwy â Duw? pa faint o weision, propliwydi, a plilant Duw y 



130 


i.'DOORN SEION. 


maent wedi eu herlid a thywallt eu gwaed, pan ddweyd, “ Pr 
buasetn ni byw yn amser ein tadau, ni laddaeem ni y pro- 
phwydi oedd y pryd liyny? Gwelodd loan, o dan yr allor, 
eneidiau y rhai a laddwyd am air Duw a thystiolaeth Icsu, yn 
gwaeddi, “ l’a hyd, Arglwydd, santaidd a cliywir, nad ydwyt 
yn barnu ac yn d'ial ein gwaed ni ar y rhai sydd yn trigo ar y 
dduear.” Dywedwyd wrthynt ara aros ychydig, hyd oni chyt'- 
lawnid rhif cu çyd-weision, a'u brodyr, y rhai oedd i gael eu 
lladd, megys ag y cawsant hwythau. Kid oedd cwpan yr hen 
Fabel etto yn llawn, und pan fuasai, yr oedd hi i gael yfed o 
hono. Mawr yw amynedd a thrugaredd Duw. Bu mor dru- 
garog at oesolion yr oes hon á danfon ei was, Joseph Smith, ag 
ammodau o heddwch iddynt ; do, a danfonodd gannoedd creill 
liefyd, y rhai sydd yn bresennol yn cyhocddi edifeirwch. Pa 
fodd y derbyniwyd gwcisiou Duw yn yr oea oleu yma (fel ei 
gelwir) sydd yn credu y Beibl? Tywalltwyd gwaed gwirion! 
ie, gwaod goreu y bedwaredd ganrif ar bymtheg; gwac-d pro- 
phwyd a phatriarch, a llawer o blant Duw. Am ba beth? Am 
bregethu y beibl, sef fTydd, edifeirwch, a bedydd er maddeuant 
pechodau, a gosodiad dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd 
Glân. Pwy oeddynt y rhai cyntaf i’w gwrthwynebu a 
thywallt eu gwaed? Crefyddwyr yr oes olcu hon ! y rhai 
sydd yn ddwcyd, “Pe buasem ni byw yn llc yr Iuddewon, ni 
laddasem ni Iesu Grist ac ar yr un pryd yn lladd ei weision. 
O ddaliineb doetliion y ddaear ! Pan yn edrych ar eu sefyllfa, 
a sefylifa y byd yn gyffredinol, sydd mor llawu o bob math o 
aflcndid, pntciodra, llofruddiaeth, gormes a thrais — y cenedl- 
oedd gormcsedig sydd yn dysgwyl yn awyddus am ryfel, ac yn 
ymysgwyd yn barod ati. Ewrop, sydd fel crochan berwedig, — 
ei thrigolion sydd yn ocliain o dan iau gormes. — maent yn 
barod i’r frwydr. Pwy na ddyweda, O Arglwydd Dduw holl- 
nlluog, j>a hyd y dyoddefi i Satan deyrnasu? ]>a bryd y deui 
allan yn dy ogoniant i ainryson á’th elynion — i ddyrchafu a 
gogoneddu dy saint. a rhoddi mawredd y freniniaeth i bobl y 
Goruehaf ? Ond nid yw cwpan Babilon yn llawn ett'o! Mae yr 
hen brophwydi wedi prophwydo am ddinystr yr annuwiolion, 
ac am y mawr a’r dyeithr waith a wna yr Arglwydd ar y 
ddaear. Paham na bai doethion y ddaear yn gwybod hyn? 
Paliam y dywedant ei fod yn rolieli? Maent yn cysgu, o l>er- 



rDGOiO! IR10V. 


131 


moc rr Arglwydd wcdi tywallt yi'.iryd trwnigwsjf 
nrnynt ; a thrn y byddant liwy yn gwacddi Ucddwch! tangnct'- 
cdd! gan ndcitada tai a plilanu gwinllanoedd, daw cu dinystr 
yn ddiaymmwytli. Mae yr Arglwydd wedi dwcyd nn âd idd- 
ynt “ na pwrciddyn nn chungcn." 

Myliych iawn gofyniri’r Snint, “ I ha hctli vr ydych chwi yn 
ntyned i diriogaeth Utah? Pahatn y muc yr holl fllocdd yn 
fliii fcl colomcnod i’w öuneetri ? Bcth u nll liyn fod ? Hotli 
aydd yn cynhyrtu pobl y Scintiau hyna! Nid ydynt yn prisio 
dim um adacl gwlad cu gcnedigactli, tu hoff bcrtliynusau, a’u 
cyfcillion hawddgar, ar ol! lîliaid, medd rhai, fod rhywbeth 
yn bod. Atgbaf, mai ufyddhau i alwad l)uw y macnt, sef 
“ Dcuwch allan o honi, fy tnhobl i, fcl na fyddoeh gyfranog o’i 
phliiau hi." Maent wcdi derbyn ysbryd y dadguddiad, scf ys- 
bryd y bropbwydoliactli ; trwy hwn gwclant bcth sydd yn 
dyfod, a pliarotoant crbyn hyny. Yr un Ysbryd sydd ganddynt 
hwy ag oedd gan Noah i adciladu arch, I/it i ffoi o Sodorn, a 
Dafydd i ddiunc rhag Suul Nid ymddibynu ar yr byn ddad- 
guddiadau a fuont vr oeddent hwy, ond cael rhai ncwyddion, 
yn ol cu hamgylchiodao, megys ag y rhoddwyd hcfyd i Joscph 
a Mair i ffoi à’r Icsu i’r Aiflf, a’r hyn a roddwyd i ddyscybliou 
yr Icsu, a fuasent yn Jerusalero, i ffoi i’r mynyddoedd rhag y 
lihufciniuid. I'clly yr un Y'sbryd sydd gan y Sniut i ymgasglu 
1 Scion, i ddianc rlmg V llid addiw; ac nid hyny yn unig, ond 
i gael gweinyddiadau ordinhadau teml yr Arglwydd, a’u cyn- 
nysgaethu â iierth uddifry; ac nirl ydynt yn yatyried fod yr 
liyn a roddwyd o'r blucu yn ddigon iddynt liwy, ncu buasent 
wedi syrtliio trwy law eu gclynion ; ond yr oedd gwcledydd ac 
arwcinyddion arnynt, y rlmi oeddynt yn cael dadgud liadau 
gan Dduw ; ac felly y macnt wedi dianc rhag eu gelyflion, * 
myncd i’r lle y dywedodd Duw wrthynt nm fyned, cr iddynt 
gncl rhwystrau lawer, a gdynion lu. Fclly, mae cu Tiriogaoth 
Imnld yn llwyddo, ac yn blodcuo; ac y maent wedi peri i’r an- 
lalwch flodeuo fcl y rhosyn, cr cyflawni geiriau Duw trwy y 
prophwyd Kzeciel, “ \ dygaf chwi i aniclwch y bobìoedd, &c. 

Heb ymhelacthu rliagor, terfynaf trwy dystiolaethu wrthych, 
nnwyl ddarllenwyr, mai iion y w cglwys Crist ; gwn fod yr or- 
dinbadau a’r bendithion yn gyfiawn jmddi. a bod ei hufyddion 
yn derbyn Yebryd Duw, sef ysbryd y brophwydoliaeth. Dy- 



132 


ÜDGORy REtON. 


wedaf hefyJ wrth fy mrodyr a’m chwiorydd, ac wrth fy hun ; 
ymdrechwn ; amser sobr y w — mawr yw ein cyfrifoldcb, — ac nid 
bychan yw ein gwaith. Mae cncidiau ein cyd-ddynion ag eis- 
ieu eu hacliub, ac y mac arnom cisicu casglu defaid yr Icsu i’w 
gorlan, a’i wcnith i’r ysgubor, fcl na Iosger dim o liono gyda yr 
us. Mae dyd 1 dial Puw yn agosâu; crynhbwn deulu y flydd, 
a flbwn rhag y llitl. Ilyn fyddo ein rlian ni oll, îc, a channoodd 
sydd etto heb ufyddhau, yw fy nymuniad yn enw Iesu Grist. 
Amen. 

Mertlu/T. William Lewis. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cyfeilloabwcu yw attyniad liyfryd y galon tuag at y tcil- 
yngdod ag ydym yn barchu, neu y i>erfleitliderau yr ydym yn 
hofli ; a gwna y gwrthddrychau yn Imrod i wasanaethu er Ues, 
gwybodaeth, rhinwedd, neu ddedwyddwch eu gilydd. 

Ennilla y Saint flyddlawn fwy o gysur yn eu hadfyd, nag a 
ennilla eu gelynion yn eu llwyddiant mwyaf. — ’l’. II. 

Ymodygiaii gonest adihoccd yw anrhydedd y natnr ddynol; 
na c.hascwcli ddim ond yr hyn sydd anonest, nac ofnwch ddim 
ond yr hyn sydd nnfoneddigaidd, ac na cherwch ddim ond yr 
hyn sydd gyfiawn ac anrhydeddus. 

Ruinweddac y dyn mewn unigrwydd, yd_vnt yn fwy hygar 
nà holl anrhydedd baldorddns y byd. 


Taliadad o Awst 12 hyi) Awst 18. — Gorllewin Mor- 
gonwg, £5; Caerilyf, 4s 8c; Aberamman, 8s ; Georgetown, 
5s lc; Aberdar, 14s; Llanfabon, 4s Ic. — Cyfanswm, £6 15s lOc. 

\£>T Pymuna y Llywydd Giles hysbysu fod Pan Nicholas, 
gynt offeiriad o Gangen Cwtnrhos, Sir Fynwy, wedi ei ysgym- 
nno o’r Eglwys am ei droseddiadau. 

Anfoncr pob Uythyron, yn cynnwys cirehion a thaliadau, 
i John Llauis, Printer, Georgetoicn, Merthyi-TydjU. 


C Y NN IV Y S I I D. 


Tl' D • 

Snnteirt<íiolr«)ild y Rhyw Fcnywáid.l, Ärc 117 

Y Dydd a Ddaw I2S 

Amiywiaethnii, &c 132 



MF.RTHYR-TYDFI L : 

iHCRimWD A CHYHOEDDWYD O \ I» I. ÜA V I S , C BORC ETO W X. 


UDGORN SEION, 

HRP 

^n'fii m ŵiint. 


Ubif. 9.] AWST 27, 1353. [Crr. VI. 


•‘NA FYDDWCH YN NYLED NEB O DDIM. OND O 
GARU BAWB EICH GILYDD,” — 

Srnn orctirmynodij; efenfylaiild. ac yn deilwnR o ystyriaetli 
Saint yn mlioh poruchwyliaetli o lioni, ac yn mliob amgylchiad. 
Nid arian yn nnip a wahcrddir i fod yn ddyledus, pnn yr Apos- 
tol, yn y gorchymyn rhagorol hwii, ond /toò f>eth arall ag a 
ddiclion neh arall ofyn genym. Goruchwyliwr yw dyn ar yr 
oll a ymddiriedodd Duw i'w ofal; am it ornchwyliaeth hono y 
niae yn gyfrifol i Dduw; a’r liwn, yn anghyfiawn. a gadwo yn 
ei fHdiant ei hun, yr hyn beth yn gyfreithlawn a berthyna i 
arali, pan y galla ei dalu iddo, sydd yn gormesu ar ei gyd-ddyn, 
trwy ei rwystro i gyfiawn weinyddu yn yr oruchwyliacth a 
ymddiriedodd I)uw iddo yntau; ac felly y mae y neb a esgeul- 
usa dalu arian, na dim arall a berthyna yn gyfrcithlawn i arall, 
]>an y mae yn afluog i wneyd liyny, yn gyfrifol i Dduw ac i'w 
gyd-ddyn, am yr lioll ddaioni a allasai y llall wneyd â’r hyn 
sydd yn ddylcdus iddo. 

Nid yw echwyna na rhoddi yn echwyn yn waharddedig yn 
yr egwyiflor hon; ond cymhella yr ysgrythyr i roddi benthyg 
i'r hwn n geisio genym, yn ogystal ag i hwnw dalu yn ol ; y 
mae y nnill a'r llall yn rhinweddol yn cu Ue priodol. Yr eg- 
wydilor yw, na ddylem fenthyca hcb amranu, a gwneyd yr oìl 
a allom i dalu yn ol, fel yr addawsom, ac fcl y dymunem 
wneuthur o nrall i ninnau. Mae eithriadau i reol bondant, 
inae yn wir; felly yma, dichon y ber.thyciwr fod yn onest ac 
î [pris lç. 



t&t tDOORS SPIOS. 

yrç gyfiawn, pe na thalui yn ol ; o benrydj ddàrfod i amgylch' 
iadau oruwch-lywyddu ei dynphcd, fel ng i'w analluogi i dalu . 
nid anallu neb sydd yn ei euogi, eithr c'r ochr arall, y trottdi! 
yw, yr anpliyfiawnder, sef peidio gwneyd yr ht/n a allo i ad-ilalu ; 
y blacnaf a gynur.eradwyir gan Dduw, a phob dynion da; — yr 
olaf ni all fod yn gymmeradwy gan y naill na'r llall. 

“ Kithr,” ebe y crefyddwr, “ y mac dyled arnaf fl er cynnal 
fy nghrefydd a chario yn mlaen deyrnas I)duw, ac yr wyf 
mewn dyled i’r byd hefyd — pa un a dalaf gyntal'?” Atebwn. 
fod yr egrryddor uchod, yn profi y dylai dyn fel goruchwyliwr 
dros ei eiddo, ad-dalu yn ol ei allu i'r naill a’r llall. fel ag y 
cymhella cyfiawnder ef i wneyd. Mae yn wir nad ellir hyd yn 
hyn, adeiladu teymas Dduw na chario yn mlaen weinidogaeth 
ei eglwys, heb gymhortb y rhai a berthynant iddi; teilwng yw 
i’r gweithiwr, yn y winllan hon, ei fwyd a’i ddillad, fel ag i'r 
ých sydd yn dyrnu gael ei ben yn rhydd i fwyta o’r Uafur a 
ddyrna; ac anaml, Os bytli, y gwclir y bydol-ddyn mor ormesol 
â gommedd i’w ddyledwr cydwybodol aberthu yn gyfiawn at 
gynnal ei grefydd, a’i Iledaenu i ereill yn ol cyflawnder ; a phc 
y caffid un raor gneth ù liyny, nid cyfiawn fyddni peidio talu 
dira iddo wed’yn, ond prysuro i dalu yr oll, a tlireio caely nesal 
yn fwy rhesymol; fel, os nad allai dyn, yn yr nniser presennol, 
dalu yr oll i'w ofynwr ar y pryd, a ehyfranu ei rodd i’w grefydd 
liefyd, dylai wneyd Cÿfiaunder i’r naill a’r llaU. Nid cyfiawn 
fyddai iddo, o’i ran ef, adael i'w weinidog i newynu, nae i fod 
nicwn eisieu, hyd oni fyddai cfe wcdi talu yr oll i'w ofynwr. 
fwy nag a fyddai iildo yspeilio ei ofynwr drwy gyfranu yr otl 
i’w grefydd, neu yspeilio y naiU ofynwr, drwv dalu yr oll i’r 
naUl, a dim i'r llall ag sydd mor gyfiawn. Nid yw Duw yn 
gofyn ceiniog o arian neb, at gario ei waith ef yn mlaen, a 
berthyna yn gyfiawn i ofynwr arall. Ai mwy teilwng yw talu 
i’r olat' ? barned y goruchwyliwr rhwng ei gydwybod a Duw ; 
o herwydd, gwyddom mai y rhyddid a ddymuna y gofynwr 
liwnw gael gan arall, i gynnalei grefyild anwyl ei liun, a ddylai 
efe ganiatâu i’w gyd-ddyn crefyddol, nad beth fo ei gretÿdd; a 
cbrefydd ddiwerth yw, oni ddysga hi ef i wneuthur i arall fel y 
dj'iuuna i arall wneuthur iddo ef. Er deall y ddwy oclir i'r eg- 
wyddor efengylaidd hon, a chael nllan safon ymddygiad, dar- 
Uener a manwl gralfer ar, a gwneler fel y dysga ein Jlarglwydd 


rDcons *kion. 


135 


yn namnu'tî y “ Urcnin a'i wcision” (Math. xviü, 23 — 35). 
Gwelir inai cyflawn fuaaai i’w Arglwydd wertliu yr oll a feddai 
y üwai hwn, oedd yn ei ddyled o ddeng inil o dalentau ; eitlir 
gwelir nior anilwg hefyd, ddarfod i’w oatyugnddrwydd, a’i 
oneatrwydd yn addnw talu mor gynted ag y gallai, cnnill iddo 
fwy nag a ddyagwyliai, îe, /iMniuut o'r oll. IJysged pobdyled- 
wr anffddua i'w efelychu; ac er ua ddiclioii iddo fod nior 
llwyddiannua â hwn boh auiser, etio trwy wneuthur felly, teil - 
ynga y cyraiia-riad o ddyu goneat, yr hyn aydd werthfawrocach 
iddo nà'r ddyicd ocdd arno. Dilyner y ddanraieg yu raheUacli, 
a i.-haifT y gofynwr wcrs raor efleithiol tuag at ei ddyledwr 
yntau. Pan y dylasai y gwr yna drugarhau yr un fath wrth 
ei ddylc lwr yntau, yr liwn u geiniodd ganddo yr uii modd ag y 
ocisiodd yntau drugaredd ei ofynwr, efe, fel ainbell i J anirupt 
twyllodrus yn awr, a roddes y truan tlawd yn y " cwrt bach," 
ar ni ollynga efe cf allan hyd ncs y talo y gciniog olaf, a’r gost 
hcfyd, sercli newynu ei deulu a’i grefydd. Yr oedil y fcistrol- 
aeth ganddo, sef y gyfraith wladol ; i'i holl egni, rlioes ei ffbn 
haiarn hi yn ei llawn bwysau ar gcfn y truaii, pan y rhocd hi 
yn ei law cf yn deyrnwialen aur; uid rhyfedd iddi droi yn 
reflynau haiarn triphlyg, ain ci goesau ei hun yn ei gurehar 
tywylL Oni huasai yn llawer liawddach iddo cf faddcu i’r 
tlawd, y “ can oeiniog," ná tlutlu yn ol y “ mil talentau" i’w 
ofynwr ef, tm'yn ngharchar? Sicr y buosai, cithr ni choeliai 
liyny nes yr oedd yn rhy ddiweddar, rawy uag y coclia ci efel- 
ychwyr yn awr, ysgatfydd, ncs y cáut. cfaUai. gynnifcr o flyn- 
yddoedd o garcliar ag ocdd ddyledus o dalentau. O lierwydd 
na ofyna y gyfraith wladol i'r naill faddeu i’r Uall, niegys ag y 
maddeuir iddo ef, ilyuion tdynt yn chwannog yn eu hawydd i 
ynigyfoethogi, i anghofio manylrwydd y gyfraith a’u barna yn 
y hyd u ddaw ; eitlir gwyn fyd yr hwn pryd hyny, a aUo 
•ldiolcli ani iddo faddeu i'w gyd-ddyn yn y byd hwn, a thrwy 
liyny gael raaddcuant ei hun o flaen brawdlys gyfiawn. 

Ae wedi talu poh dyledion o barthed i bunnocdd, syUtau, 
oeiniogau. — dycliwelyd pob petli n fentliyciwyd, a chyflawni 
inanylaf ofynion y gyfraith wladol; tra yn agored i’r damwein- 
inu, elefydau. gormes. Uadradau, a cholledion mewn mil ffyrdd 
presennol, diuu y eeir digon o deilwng wrtliddrycliau tosturi ac 
amgeledd drwy eiu gwlad. Eitlir ni ddacth yr amser etto i 



136 


CDGOr.Y SEIOy. 


eyfoctli gaol ei gyfranu i'r haelionus bob amser. eithr y cyfTelyb 
a dilygwydd i’r dnwiol ac i’r annuwiol ; ac felly y blaenaf sydd 
agored i’w goddiweddyd gan amgylcliiadau anwenog fel yr olaf; 
pan y bwriadent lywyddu yr amgylchiadau hyny eu hunain 
yn wahano), yr iiyn a’u harweinia i ddyled ag ni allant oddi- 
wrtlio. Wrtli y cyfryw, betli a ddywcdwn, bcth a ddyweda 
neb yn well, nâ — talweh yn ol eich gallu? ac erfyniwoti hy- 
nawsedd eich gofynwr, i brofi fwl ynocb onestrwydd yn gyfar- 
tal i’ch gallu, — eich bod yn ymdrechu gwneyd iddo ef, fel y 
dymunech iddo ef wneyd i cliwi dan y cyfielyb amgylchiadau ; 
a thrwy yr oll, dysgwn wers fawrein Ilnrglwydd i’w saint, sef 
— “ Nac ewcti i ddyled eich gelynion." 

Eithr er \T oll a ddywedwyd, nid ydym etto wedi tirio at 
wreiddyn y pren, namyn chwareu ar hyd ei gangennu, fcl p< r 
gantorion coedwigoedd ! Betli ped olrheinid yr holl flrydiau 
liyn i’w fiynnonell wrciddiol? — pe gofynai poh dyledwr i’w 
ofynwr, “ Betli sydd genyt tithau a'r nas derbyniaist ?” Pwy a 
dntlai y gareg gyntnf? Onid dyledwyr, íe, banìerupts ydym ni 
ol), yn byw ar ddaioni, yn ymsymud yn awyrgylch, ac yn 
bodoli ar ddaear a berthyna i'w Chrewr haelionus? Oni weith- 
iodd Efe fwy nâ chwe diwrnod (efallai chwe mil o flynydd- 
oedd!) i addasu y ddaear hon i ni fyw ami ? Onid Efe bîa ei 
ehoedwigocdd ffrwythoglawn — ei morocdd pysgodaidd — ei 
hawyr ehedogaidd — ei lioll fwngloddiau gwerthfawr, a’i han- 
ifeiliaid ar fil o fynyddau ?” A pha betli a dalasom iddo erioed 
orcnt, nac o lôg, am yr echwyniaeth oesawl o’r oll a fwynhawn 
— neh o lionom? Pan y galwa F.fe ni oll i gyfrif am ein tal- 
ontau, pwy fydd wedi talu yr oll iddo Ef o’i ddyledion? Heb 
hyny, pwy feiddia garcharu ei ddyledwr ? Carchara y naill 
ddyn, o herwydd i arali ci garcharu ef; acfelly, “dant am 
ildant’’ am dani. Eitlir, olrheinier yr egwyddor yn ol y ffordd 
arall, a gwelor pwy a all ddweyd gweddi yr Arglwydd, sef 
“Maddeu i ni ein dyledion, fely nuiddemcn ninnnu i'n dyledwifr.” 
A pha fath dâl a ot’yna Efe genym, am yr holl ddaioni a fwyn- 
hawn oddiar ei law? “ Fy mah, moes i mi dy galon. Càr yr 
Arglwydd dy l)duw â’th holl galon, â’th holl enaid, ac â’thholl 
ncrth, a’tli gymmydog fel ti dy hun, canys brawd undad decli- 
reuol yw efe i ti — plant yr un tylwyth ydych chwi oll ; gwna i 
arall fel y dymunit i arall wneyd i ti ; cadw fy holl orchymyn- 



LbOOIiM SI ION. 


137 


ion : byildwch un yn mhob pcth, n phrofwch eich liunuia yn 
eiddo niyti. A liyn yw yr hull ad-daliud', yr usuriaeth, neu y 
llôg a ofynaf genych, am oes o roddion, îe, lonaid byd u nefoedd 
o hoaynt!” Onid cyfreitlilawn ei hawl? A oes a anuuhcua ci 
ufypiad? l’wy sydd abl i dalu ei gyfrifon, a chlirio ei lyfrau 
Kf? Ai tyili gyd-ddyledwr a edliwi i’tli frawd anonestrwydd, 
tra yn fanìcnijit andwyol dy hun ! 

Mcrthyr. 1). Jones. 


POB PETH YN CYD-WEITIIIO EB DAIONI Pli IUIAI 
SYOD YN CABU DUW. 

Ys y byd y inae dynion niewn amryw selyllfaocdd, o'r breuin 
i’r cardotyn, u phob rhai o'r graddau hyn yn eael eu humgylch- 
yuugydachannoedd o ainrywiaeth amgylchiaduu, dymuniadau, 
meddyliau, a theimladau yn ystod amser ein sefyllfa prawt', o’n 
niebyd hyd ein bedd. Mae cyfnewidiadau y cymliwysderau 
ucljod, yn gyssylltiedig â' r dyleilswyddau a roddir i ui yn ber- 
sonol, teuluaidd, u chymdcithasol. y rhui etto sydd yn amrywio 
yn gyfatcbol i’n scfyllfaoeilil. 

l’an fyddom â'n holl galonau ar gyflawni ein dyledswyddau, 
yu ol eyfraith ein Tad nefol, yn y fan daw i’n herbyu wrthwyn- 
iad, yn liollol annysgwyliadwy, yr hyu fydd, yn ei natur a'i 
ddyben, yn niweidiol iawn ; gall adael ei argrafl' ofîdus arnom 
er ein llesgiu a’n marweiddio, gwanhau ein tfydd, rliewi ein 
sél, symud eiu ineddyliau, sychu cin serchiadau a’n cariud 
brawdol, bradychu eiu hymddiried, a lladrata ein teimladau 
anwylaidd.y rliai sydd well genym am danynt nag am ein bara 
beunyddiol, ac lel y diliau mél ar cin gwefusau, yn eiu cal- 
onogi i wasanaethu eiu Tad nefol. Y’n y 6efyllfa hon yr ytlyui 
yn ddigalon, ac yn barod i ddweyd, fod y cwbl yn ein herbyn, 
ac y bydd yn sicr o ddiweddu er ein colled a’n dinystr amser- 
ol a tliragywyddul. 

l’wy o honom, yn y sefyllla hon, a ddywed fod pob pcth 
yu cyd-weithio er daioni i neb? Mue y dyben o ganiatàd yr 
Arglwydd i hyn gymmeryd Ue, i gyd o’r golwg yn bresenuol ; 
ond os bydd ynom ddymuniad, yr hyn yu diliau a fydd, oblegid 
«id wyf yn credu y caniatà ein Tad i un brofedigaeth ddyfod 
j’n profl, i gyinmaiut o raddau ag i ladrata ein dymuiiiadau; os 



138 


CDGOItN FEION. 


bydil hyn wcdi ei ddwyn oddi nrnoni, crciîaf mai y ni o honom 
ein hunain fydd yr achns. Credaf hefyd, na clianiatâ vt Ar- 
glwydd i ni gael ein pr< S mewn dim a fydd yn ddigon o esgus 
ger ci fron, i ni esgeuluso ein dyledswyddau. 

Pan fyddom yn y gofid mwyaf, yr hyn sydd yn naturiol 4 yn 
dilyn pob profedigaeth, ac yn canlyn hyn etto ddifaterwch, 
esgeulusdod, byrbwylldn, ac anystyriaeth; ond nid byth i'r 
graddau y byddwn yn casâu cariad, cyfiawnder, gwirionedd, 
&c. Yn yrhelbul a’r ymosodiadau mwyaf, byddwn yn dweyd. 
“ Yr y’m yn caru gwirionedd, cyfiawnder, a chariad brawdol ; 
nis gallwn beidio caru y cyfryw, os carwn ein hunain. Ond er 
cin bod yn caru y rhai hyny, yr ydym yn amddifad o deimlad. 
tfydd, ac ymddiried i wneyd hyn, o herwydd ein siomedigaeth 
mewn modd annysgwyliadwy ; yr hyn sydd fi'iaidd yn firoenau 
yr Arglwydd, fel tom mewn ffroenau dyn.” Ond. cofiwch, cr ci 
fod fclly, gall daioni ddyfod o liono, i’r rliai sydd á'u “ hewyllys 
yn nghyfraith yr Arglwydd,” fel y gall ffrwyth toreithiog, 
maethus, a blasus, ddyfod mewn maesydd a gerddi, oddiwrth 
hen dom drewedig, yr hwn sydd yn achos i chwi godi eich 
trwynau, a cliadw eich traed oddiwrtho; ac etto, y mae eich 
holl ddedwyddwch dyfodol yn ymddibynu arno, mewn eael 
danteithion iachus; a'r mwynhad o honynt a achosa felys gofio, 
wedi darfod yr holl ffwdan i gyd. Ac yna dywcdwn, fod yn 
dda gcnym ein bod wedi gwneuthur fel y gwnaethom, er trwy 
lawcr o ffwdan a phoen : ond ni fu ein holl ymdrechiadau y» 
ofer— cyd-wcithiodd pob peth er cin daioni. 

Y mae yn anmhosibl i neb ddangos ei sêl a’i gariad o blaid 
cyfiawnder, oni bai fod gwrthwynebiad; ac nis gallwn bytli 
ennill parch mewn cyssylltiad ag un eymhwysder, heb ym- 
drecli; ac nid oes lle i ymdrech fo<l heb wrthwynebiad ; o gan- 
lyniad, y mac gwrthwynebiad yn achlysur. neu yn rhoddi eyf- 
leusdra, i ni ryfela, a rhyfela yn rhoddi cyfleu i orchfygu; ac y 
mae gorehfygu yn dwyn i ni enwogrwydd, anrhydedd, cyfoeth, 
a gogoniant. Wrth hyn, gwelwn, fod gwrthwynebiadau, a 
rhyfeloedd yn achlysur i ddyn gael ei berffeithio, yr hyn ni 
fytldai mewn un ffordd arall, a bod y cyfan er daioni. Cawn 
enghraifft etto, yn amgylchiad Joseph, mab Jaeob: am fotl 
Joseph yn peidio cydymffurfio â’i frodyr, mcwn meddwl, gair, a 
gweithred, cododd ei frodyr yn ei erbyn,— taflasant ef i’r pwll, 



•ÜDGOHN SF.ION. 


1S» 

4l fuarwol.'u.t li wcdi ci êcliu ar ci ben, gan ci fralyr, ac cfallai, uad 
pcll o’i feddwl ci hun hefyd. Ond gan fod Joscpli yn cydym- 
fTurflo ag cwyllys ci Iíduw, yr oedd Ef yn gofalu am dano, fel 
na cliaflai niwed ddyfod iddo. Codwyd cf o’r pwll, a gwerth- 
wyd ef i’r Isinacliaid, îe, gan ei frodyr! Wel, dyma ddrwg a 
phechod ofnadwy yu crbyu Duw, unide? tybied fod anghen- 
rheidrwydd am beth fcl hyn, i ateb rliyw bwrpae daionus, er 
dwyn auicanion ac addewidion Duw i amlygrwydd? Digon 
tcbyg, pe na wcrthaeid Joseph i’r Aitlt, nas gallasai fod yn 
hrimc miniitrr i Pharao yno; pe na fuasai felly, digon tebyg na 
chawsai ITafr yn ngolwg y breniu, i gael ci dad a’i frodyr i lawr 
ato; pe hwy ni ddacthent, buasent yn aros yn Nghanaan, a 
digon tebyg y buasent farw o newyn. Yna, byddai addewid 
Duw i Abraham yn cael ei difodi, a llw y Jchofa yn ddirym; 
ond trwy i Joseph gael ei t’wrw i’r pwll, a’i wertliu i’r Ismael- 
iaid, yr hyn oedd yn ddrwg mawr ; er hyny, daetli daioni o 
liono, cr yn ymddangoe mor anhygoei ag i fël ddyfod o asgwrn 
gén asyn drcwcdig, do, gymmaint, fel yr achubodd ei dad a’i 
frodyr; îe, mwy ná liyny, sef, trwy hyn y gallai addewid Duw 
i Abraham gael el gwirio, — fod ei h&d i fod mor Uiosog á’r 
tywod ar làn y môr, ac i fyw yn dragywydd, — a llw yr Ar- 
glwydd fod yn wir, ac i bara byth. Wrth hyn, gwelwn i 
Joseph gael ei berfTcithio, a dybenion Duw ddyfod i’r golwg i’r 
rhai ag ocdd yn ei garu Ef. Gwir y gallasai Duw osod Joseph 
yn brif arolygwr ar holl wlad yr Aiflt, heb iddo gael ei daflu 
i’r pwll a’i wcrthu i’r Ismacliaid : ond cystal gwir â hyny, y w 
i Joscph gael ei berfleithio yn y modd hyn, a doethineb an- 
chwiliadwy Duw gael ei amlygu. 

Etto, nid wyf yn eredu y gaU un weitlired ddrwg a wein- 
yddir tuag ataf, fod yn ddrwg i mi ; ond nid yw liyny brawf 
nad yw hi ddrwg yn ei natur, a’i hefleithiau: pe dywedai rhyw 
un gelwydd am danaf, efallai y gwnai hyny i rai fy nghasâu, 
liyd yr amser y deuent i wyboi mai celwydd fyddai, yr hyn 
ddcuai i auilygrwydd ar ol iddo ateb ei ddyben arnaf; ac wedi 
hyny, byddent yn fy ngharu lawer yn fwy, nâ phe ni fuasai 
hyny wedi bod. Nid drwg i mi fyddai y celwydd, ynte, ond i’r 
rhai a’i cynllwynodd. Pe hyn ni fuasai, ni chawswn gyfleu i 
brofi fy niniweidrwydd, a’m gwirionedd, — hyn a enniUodd i mi 
ogonianl a clilod. 



140 


ÜDGORS SEIOh'. 


Dywedaf etto, beth pe cawn fy nhori allan o’r Eglwys, am 
wneyd ac amddiffyn gwirionedd a chj'fiawnder? Addefa pawb 
mai pcchod ofnadwy fyddai byny; ond credaf y gall da ddyfod 
oddiwrth hyn i’r rhai sydd am wasanaethu Duw, yr hyn ni 
allai ddyfod mewn un fiardd arall. Caniatawn fy mod yn Ilen- 
uriad, ac yn cael fy nhori allan o’r Eglwys, yu yr hon y ccfais 
dystiolaeth. Beth a wnaf yn yr amgylchiad hyn ? Byddaf yn 
gwybod nas gallaf fod yn gadwedig, beb fod ynddi. Wel, mi a 
gydnabyddaf yr hyn a weinyddwyd tuag ataf yn iawn, ond 
nid cyn mynu treial teg, mewn ffordd gyfreithlawn. Y mae 
Ilawer wedi eu tori allan o’r Eglwys hon yn eithaf cyfiawn, ond 
nid ydynt yn credu hyny; mae llawer, o herwydd gwrthwyn- 
ebu angliyfiawnder, wedi myned i droseddiadau yn erbyn Duw, 
am na fuasent yn myncd yn y ffordd a’r rlieol iawn ; ac y mae 
hyny wedi achosi iddynt esgeuluso eu dyledswyddau, a thros- 
eddu yn warthus yn erbyn rheolau yr Eglwys; a’r canlyniad 
oedd, digon o deilyngdod i’w tori allan yn gyfreithlawn. Nid 
wyf yn credu fod yr anghyfiawnder uchod yn achos iddynt 
gael eu tori allan. Achosiad eu toriad allan oedd, eu geiriau 
a’u gweithredoedd anghyfiawn eu hunain. Ond y pwnc yw, 
beth wnaf os torir fi allan yn anghyfiawn? Cydnabyddaf 
anghyfiawnder yn gyfiawuder, a chymmeraf fy medyddio er 
maddeuant pechodau, er dyfod yn ol i’r Eglwys ; yna byddaf 
mor ffyddlawn ag y gallaf i gadw fy nyledswyddau. Yn mhen 
ychydig, efallai, y deuaf yn deilwng i fod yn ddiacon: gwein- 
yddaf yn y swydd hono mor ffyddlawn ag y gallaf ; ac yn 
mhen ychydig wedi hyny, caf fy ngalw i fod yn Athraw, ac 
yn y blaen hyd nes y byddaf yn Henuriad. Dyma fi yn 
rhoddi fy ngoruchwyliaeth i fyny i’m Tad nefol. " Wel,” ebc 
rhywun, “ colledwyd chwi yn fawr oddiwrtli y camwri a gaws- 
och, sef eich tori allan ar gam.” Na, nid felly ! credaf fod y 
cyfan wedi cyd-weithio er daioni i mi. Gofynaf i’m Tad, a 
gaf fi fod yn golledwr o’r da allaswn wneyd yn yr holl amser 
y cefais fy absennoli o gyfleu í’w wneyd? “ Na, fy mhlentyn,” 
fydd yr ateb, “ cyfrifaf yr holl ddaioni a allasit wneyd, yn yr 
amser y cefaist dy absennoli o gyfleu i'w wncyd, yn beth wedi 
ei wneyd.” “Ië,” ebe rhywun, “efallai na wnelai ddim felly.”' 
Ond y Tad a ddywed, “ Yn gymmaint ag na chefaist gyfleu, 
o herw ydd aughy fìawnder, nis gellir dy farnu, o herwydd geiriau 



CDGOttN SEION. 


141 


a gwcitlircdocdd a ddygir i’r farc. Am hyny, fy mhlcntyn, ini 
a gyfrifaf yr oll a ullasit ci wneyd, yn betli wedi ci wneyd, gan 
aa chcfaist gyflcusdra i’w wncyd.” Gofynaf, beth am y gwaith 
a wnactliym pan yr oeddwn yn ddiacon, atliraw, &c. Y Tad a 
ddywcd, “ Uydil liyny yn dâl ychwanegol i ti, am dy addfwyn- 
dra, dy ostyngeiddrwydd, dy ddowrdcr, a’tli ymdrech i gadw 
fy ngorchymyuion, tr»vy bob gwrthwyncbiadau, yughyd à’th 
scl, 8111 bardi tuag at fy l )flciriudaeth ; ac am dy fod wedi 
dcwis goddcf cam, yn hytrach nà tharo yu erbyn fy Oflciriad- 
acth, cr mai dyuion aughyfiawn a'th ormcsodd, etto, gan i ti 
ymddiried ynwyf, a'm cydnabod yn l)duw cyfiawn — wcle, yn 
awr, mac y rliai a’th ormcsasant yn cucl bod yu gyfrifol i mi 
uin y camwri a wuaethaiit ; a mi a'ucospaf hwy yn ol mcsur 
cu troseddiadau, a dyrchafaf ditliau. Wclc, mi a’th wobrwyaf 
di ar dy ganfed, am dy holl golledion! ac y mac bywyd tragy- 
wyddol, gogouiant annesgritìadwy, a chorou anniflanedig yn fy 
Nheyrnas i ti. Ac wele, fy mblentyn, V mae pob peth yn cyd- 
wcitliio er daioni i ti, ac y mae yr holl ddyoddetìadau a gcfaist, 
wedi bod yn foddion cr dy bcrfleithio; ac y mae fy noethineb 
anchwiUadwy wedi cael ei amlygu i ti, am i ti gymmeryd dy 
ddysgu wrth fy Ngair, ac am beidio cymmeryd dy arwain gyda 
thcimladau y nntur ddynol, yr hon nid yw yn canfod dyfnder- 
oedd fy noethineb, ynghyd à’m bwriadau anffaeledig.” Ilyd- 
eraf beUach, fod pawb yn gweled fod pob peth yn cyd weithio er 
dnioni i’r rhai syild yn cauu Duw! 

Merthyr. Carwu Cadw Cynguou. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Paihad o dud. 116 ] 

49. Gan fod y llincll wahaniaethol wedi ei pharhaus dyuu 
rhwng yr eiddo Michael a galluoedd y Diafol, yr olaf a 
orthrechwyd ac a fwriwyd i lawr, a'r holl nefoedd a wylasant 
dros eu cwymp. Desgrifiud o hyn a roddir mewn gweledigaeth 
a ddangoswyd i Josepii y Gweledydd, a Sidney Higdon: ni a 
roddwn yr eughraifft ganlynol : “ A hyn a welsom hefyd, ae yr 
ydym yn dwyn tystiolaeth, i un o angylion Duw, yr hwn oedd 
mewn awdurdod yn mhresennoldeb Duw, yr hwn a wrtliryfel- 



142 


rDCOSN »E10X. 


O'ld yn crtyn yr Unig-anedig Fab, yr hwn yr oedd y Tad yn ci 
garu, a’r liwn oedd yn mynwcs y Tad, gael ci daflu i lawr o 
bresennoldeb Duw a’r Mab, a galwyd ef Colledigaeth, canys y 
nefoedd a wylasant drosto ef, — efe oedd Lusiffer. mab y wawr 
ddydd, ac ni a edrychasom, ac wele, efe a syrthiodd! a syrth- 
iodd! hyd y nod mab y wawr ddydd” (Ath. a Cliyf. dos. 92. 
gwa. 3). Wedi i heddwch gael ei adferyd yn y nef, ac i’r oll a 
arosasant gadw eu sefyllfa gyntaf a gorchfygu Satan, y 
gwaith mawr nesaf i’w gwblhau oedd, gosod yr ysbrydion rhai’n 
ar y ddaear newydd mewn pabcllau o gnawd ac esgryn, fel y 
galient oll fyned trwy resau ereill o dreialon, a cliyfarfod â’u 
gelyn cyffredin ar diroedd new_vddion; ac os y ffynent yn yr 
ail fìlwriaeth hon a gorchfygu, a goresgyn lluoedd uffern, yr 
oeddent i gael eu cyfrif yn deilwng o etífeddu pob pc-th, ac i 
ddyfod yn gydradd â’u Tad mewn gogoniant, ac mewn nerth, 
ae mewn gallu, ac mewn llywodraeth. 

50. Y babell gyntaf o gnawd ac esgyrn a ffurfiwyd allan » 
bridd y ddaear. Yr Arglwydd a rydd y desgrifiad canlynol o’i 
ffurfiad ; “ A myfi, yr Arglwydd Dduw, a ffurfiais ddyn o bridd 
y ddaear, ac a anadlais yn ei ffroenau ef anadl bywyd; a dyn 
a ddaetli yn enaid bj'w, — y cnawd cyntaf ar y ddaear, y dyn 
cyntaf hefyd ; er hyny, yr oedd pob pctli wedi eu creu o’r blaen, 
ond yn ysbrydol yr oeddwn wedi eu creu a’u gwncuthur yn ol 
fy ngair” (Cyfieithad ysbrydoledig Joseph Smith). Mae hyn 
yn cael ei dáesgrifio yn fwy cyflawn yn Uyfr Abraham. “ A’r 
Duwiau a luniasant ddyn o bridd y ddaear, ac a gymmerasant 
ei ysbryd ef (hyny yw, ysbryd y dyn), ac a’i gosodasant ef 
ynddo, ac a anadlasant yn ei ffroenau ef anadl einioes, a’r dyn 
a aeth yn enaid by w. A’r Duwiau a blanasant ardd yn Eden o 
du y dwyrain, ac a osodasant yno y dyn, ysbryd yr hwn a os- 
odasant yn y corff a luniasant.” Yr ysbryd cyntaf yr hwn a 
breswyliodd mewn pabell yma ar y ddaear oedd Michael yr 
archangel, yr hwn a flaenorai fyddinoedd y nef yn erbyn y 
Uuoedd gwrthryfelgar : am yr hanes hwn, yr ydym yn ymddi- 
bynol ar ddadguddiad a roddwyd i Joseph y Gweledydd, fel y 
canlyn : “Tair blynedd cyn marwolaeth Adda, efe a alwodd 
Seth, Enos, Cainan, Mahalaleel, Jared, Enocli, a Methuselah, 
y rhai oll oeddynt archoffeiriaid, ynghyd â’r gweddill o’i hiliog- 
aeth ag oeddynt gyfiawn, i ddyffryn Adam-ondi-abman, ac yno 



l'UGÜRN SEIOS. 


H.1 

y ryflwynodd nrnynt ci fcndith claf. A’r Arglwydd a ym- 
ddangosodd iddynt, a liury n cyl'o.lasnnt i fyny ac a fciidithin* 
ant Addu, ac a’i gnlwaaant cf Michacl, y Tywyaog, yr Arch- 
nngcl. A’r Arglwydd n weinyddodd gysur i Addn, nc a 
lcfurodd wrtlm, Vr wyf wcdi dy osod di i fod yn ben— lliaws o 
gcnedlocdd a ddcunnt o honot ti, nc yr wyt ti yn Dywyaog 
nrnynt dros byth" (Ath. n Cliyf., dos. 3, gwn. 28). Mne yn 
rliesyniol, i’r prif Dywyaog ncu Archnngcl. wcdi iddo osod ci 
elynian ar flb, n’u lutlltudio o’r ncf i’r ddm’iir, i gacl bod y 
cyntnf i ddyfod i’r ddacacr hon. yn darinnawg ac amddifíyncdig 
gan gorfl", i ymrwymo mcwn nii fllwriacth n’i hcn elyn o dan 
ningylchiadnu ncwyddion, fcl mcwn nniscr priod y gallai ef a’i 
froilyr y rhai ocddynt i ddyfod nr ci ol cf, i fwrw Satnn n’i lu- 
oedd o’r ddaenr hcfyd. 

( l'w Uirhau.) 

lAanrllt. ()(/. D. E JoNEi,- 


LLYTIIYH O DDIN’AS Y LLYN HALEN FAWR, AT Y 
LLYWTDDION W. S. PIIILLIPS A J. DAYIS. 

Dinat y IJyn Ilulen f'uicr, üchtjin 25, 1853. 

Anwyl FroDYR Piiillips a Davis, — Yn ol fy nddewid, yn 
fy llythyr diweddaf, nchubaf y cyfleusdra prcscnnol i riahli 
rhyw ychydig o huncs ein tnith o’r lllufls liyd y Ue hyfryd 
hwn. Wedi ymadael n’r brodyr Joncs, Daniels, Jercmy, nc 
creill, y rhni ug oeddwn yn cu hadnnbod yn fwy nng oeddwn, 
nctlioiii yn y blncn i’r daitli. a’ii calonau yn Unwen, gan gnoi 
ein cil nr yr ymddyddnnion a’r cynghorion difyrus ac adcilad- 
ol a guwsom gan y brodyr crybwylledig, gaii ddynmno ar ein 
Tnd i’w bendithio oll, yn cu hynt ddnionus, a plicryglus, ar dir, 
a dwr, ac yn ìnhhlli ein ccnedl ein liunain. Wcdi cyrhacdd 
y Muuntnin CreeU, a theithio tua lliair neu bcdair milltir. pen- 
derfynasom orphwys dros y nos, lle yr oedd digon o borfa i’r 
anifeiliaid. Yr oeild yr liaul ar guddio ei bcn yn y gorllewin, 
& mantell y nos yn agosâu, gan annog pawb, ond y gwylwyr, 
i’w gorphwysfa. Clywcm drwst cerbyil yn dyfod yn gyflyni 
cyflym, o flbrdd y Ddinas; crbyn hyn, yr oedd pawb a’u Uyg- 
aid yn edrych bcth oedd yn dyfod, ac nid liir bu y gwylwyr 



144 


CDGORN 6E10N. 


cyn gwaeddi allan, “Cymry o’r Llyn Ilalen.” Nid oedd anghen 
ail ddweyd, oblcgid yr oedd y gair cyntaf wedi treiddio trwom 
oll, fel yr liylif gwefroL Nesaodd pawb, gan redeg am y cyntaf 
i’w cyfarfod. Ac er ein mawr lawenydd, pwy oeddynt ond 
Thomas Joncs, Ilirwacn, Morgan Ilughes, Pontyates, a Wil- 
liam, mab Kvan Jones, Heol y I'elin, Aberdar. Yr oeddynt 
wedi dyfod o 30 i 40 o fllltiroedd i’n cyfarfod, â llwyth o 
ffrwythau y Dyffryn, racgys water-meloiu, mush-mdotu, potatoet, 
picíle cucumerau, winwyn, &c., i’n groesawi. Daethant heibio 
y gwyiwyr i’r gwersyll, yn ol iaith yr hen Gymry, “hebarf 
noeth i’w herbyn.” Rhoddasant yr oll o’u llwyth dan fy 
ngofal, a chefais y fraint o’i ranu rhwng y brodyr a’r chwi- 
«rydd ; ac er mai y lleiaf ei ran yw y rhanwr yn gyffredin, 
eefais ddigou fy liun, a phawb ereiU, er ein bod heb brotì y fath 
ddanteithion trwy yr haf. Nid aethom ddim pellach nâ godrau 
y mynydd dranoeth. Yr ail ddiwrnod, acthoin dros yr ail 
fynydd, fel ei gelwir yma; erbyn ein bod ar y gwastadedd 
sydd rhwng yr ail fynydd a’r cyntaf, yr oedd torf o’r brodyr 
yn ein liaros, â’r unrliyw anrhegion ag a gawsom gan y brod- 
yr blaenorol. Enwaf rai o honynt, sef John Parry, New- 
market, a’i fab, Dl. Leigh, Owen Roberts, Thomas James, 
Cadwaladr Owens, &c., rhy faith eu henwi. Cyrliaeddasom y 
Ddinas ar y dydd diweddaf o Fedi, oll yn iach, a’n calonau yn 
ddiolchgar i’n Tad am y fraint. Teithiasom 1130 o filltiroedd, 
heb ddyn gwaraidd yn meddiannu cwys o’r tir, ond inewn dau 
fan, sef yn Fort Laramie a Fort Bridger. Yr oedd yr oll, ond 
a nodais, dan lywodraeth y gwahanol lwythau Indiaidd, a’r 
buffaloes , filoedd o honynt. Nid peth rhyfedd yw gweled pedwar 
neu bump cant o honynt, yn un dorf yn dyfod i’r afon Platte i 
gael dwr. Lladdasom bump o honyut ar ein taith: y mae eu 
eig yn debyg, o ran ei ehwaeth, i gig eidionau Cymru ; nid oes 
anghen halen i’w gadw rhag drewi ; gwna ei sychu yn ngwres 
yr haul ateb yr un dyben, ag a wna halen yna, ond yr haUtu. 
Mae yr Indiaid yn bobl gariadus, os ymddygir yn gariadus tuag 
atynt hwy. Un di.wrnod, dygwyddodd i mi yn ddiarwybod, 
ddyfod i blith oddeutu tri neu bedwar cant o honynt, sef y 
Soix; yn ol fy arfer, yr oeddwn yn marcliogaeth o flaen y 
gwersyll, i edrych yr heol, ac am le cysurus i giniawa; ac wedi 
blaenu y gwersyll am tua dwy filltir, gwelwn ddau o honynt 



CTHÎORN PFtOW. 


145 


yn tlyfod nertli trneil cti ceffylan i'm cyfirfod ; am n wn i nad 
oeddwn yn dcbytr i'r brenin llarri. yn barod i ddweyd, “ Kinr/- 
ilim," nid “fm n hnrse’' oblcjiid yr ocdd un da ilanaf, ond “for 
beimj i« camp." Yrocdd yn rby ddiweddar idroiyn fy ol,yn mlacn 
oedd orcumjTtcd, ac nid lilry bu cu mawrhydi Indiaidd a min- 
nau oyn cyfarfodâ'n pilydd. pan fy npliyfarcb, “ How do, Mor- 
mon tjood.” Mcddyliais erbyn byn, nad oeddynt cynddrwp np 
ocddwn yn crcilu : acthym yn nilacn rhwnp y ddnu chirjìain, y 
rbni ocdd yn cu rhwynpfnwrodd Uywodracthol, ncs eyrhnedd cu 
pwcrsyll, yr hwn ocdd ttia milltir n hanner o'r fan Ue y cyfar- 
fuanom â’n pilydd : cu pwcrsyll ocdd wcdi cacl ei osod ar ildttll 
nstronomyddol, yn ol fy nliyb i ; yr oeild ctt lenl mwyaf yn y 
eanol, n llun yr Itaul wcdi ci dyntt o rywbcth coch, yr un fath 
ap y pwclir yn yr hcn wlnd. a'r lleiU n lluniau nad ocildwn yn 
cu dcall. yr hyn a ddygodd i’nt cof cirinu y prophwyd, fod 
“ pobl yn nddoli yr Imul,” ícc., pnn fod yn hollol anwybotlus o’r 
"gwir a’r bywiol Pdttw." Ymddypasant yn cithaf lioncddig- 
niild tuag ataf. Tacnodd ett mawrltydi ctt gwrthhnnau ar y 
llawr, gan wncyd amnaid i mi eistcdd i lawr. cr cacl ysmocio, 
yr hyn a alwent yn “ pi/ir of ptaee,” fcl y dcallnis trwy y cyf- 
ieithydd Iluntinpton. Y dull yw, fod ]>ihcll rliwng pob cwmni, 
fel y mae jtcij swllt yn nhnfarnau vr hcn wlad. rhwngy cwntni 
a licrthynant iddi, n phob un yn yfed yn ci dro; fclly mac y 
bibcll yma. t chief a dyna ddau ncu dri mwgyn, ac yna ci 
hestyn i’r ncsaf. ac yn y blaen ar gylch, ncs y byddn y blnenor 
yn ei cltael drachcfn. Y mnc gwrthod cyd-cistcdd i ysmocio, 
yn arwydd yn cu plitb, fod ccnflpcn yn y sawl a wrthoda. 
Wcl. frawd llat is*. pa fodd yr ymdarcwch 05 gelwir chiri at y 
bibcll? hydcraf fod y hrawd l’hillips fcl finnau heb nnghofio. ac 
y gwna y tro. Pan ildaeth y gwersyll, pwnacthom gasgliad 
iddynt, megys Uwyaid nctt ddwy o siwgr, tcisicnau. &c., a der- 
byniodd eu ntawrhydi ein rhialdion. Yna cychwynodd ein 
gwersyll, a minnau wedi ysgwyd dwylaw a siarad, a chael aw- 
grymiadau nail oeddwn yn ddcall, a ganlynais y gwersyll. Yr 
oll a ddcallais o’u siarad ocdd, “ Good Mormon ,” a “ ncnp pmgo" 
Er fod y bcchgyn cochion, er dim a welais ar y daith, yn 
ddipon iliniwcd, etto nid wyf yn dweyd na wnant ladrata, os 
cânt gyfleusdra; ond gaUaf ddweyd cymmaint â hyn, ein bod 
* Ateli : Gsnaf ben y hib yn simnai, ac nid fy nhep.— J. D. 



14C 


tI>GO£K Sl'.lOÎÎ. 


wedl myned heibio i filoedd o honynt, pan oedd rlmi yn cysgtl 
yn idn gwersyll, ac ni ladratawyd dim arnom ni, na chynnyc un 
sarliad i ncb o lionora. Ac er fod y daith yn faitl), nid wyf yn 
ei hyetyried ond difyrwch l>ob cara o hijni ; felly yr oedd i mi, 
ac felly y mae i bawb eydd yn iioff o syllu ar ryfeddodau an- 
ian. a gweled rhywbeth newydd bob dydd. 

Gan fy inod wedi gauafu uu tynunor yn y Ddinas. diclion y 
byddai ychydig o’n lianes yn foddhaol. Mae y drcf we>li ei 
gosod yn heolydd union, i'r gogledd a’r deau, ac i’r dwyruin a’r 
gorllewin yr uu niodd; mae y tir yn ysgwâr, neu “ bloek,” fel 
ei gelwir, a deg erw o dir o dan bob bloek. Hyd y dref yw, o 
ddwy i dair milltir, »c oddeutu dwy filltir o led. Mne yraa 
adeiladau gwychion; mae Ystór-dy yr Eglwya oddcutu 190 
troedfcdil o hyd, ac yn dnir llofft o uchder, ac wedi ei gwblhau 
yn y raoild ardderchocaf ; y Cynglior-dý, a’r Neuadd Gym- 
deithasol, ydynt adciladau gorwych, heblaw adeiladau gwych- 
ion ereill sydd ar waitli. Yr ydys yn hwriadu gosod cant o 
seiri meini, i weitlno ar y mur sydd i amgylchynu y Deml, yr 
haf hwu. Ileolydd y Ddinas ydynt 130 trix;dfedd o led, a choed 
wedi eu planu rhwng y ffordd draed a ffordd y ccrbyilau, ac y 
mae dwfr yn rhedeg gyda phob lieol, a lleoedd i’w droi allan 
yn ol ewyllys y trigolion. Mae y gwastadedd, ar ba un mae y 
Ddinas, oddeutu 30 miUtir o led, a 200 o byd, a mynyddocdd yn 
ei gylchynu o bob tu; ac y mae eira ar gopäau y mynyddoedd 
yn awr, a dywedir wrthyf ei fod yno dros y flwyddyn ; ac y 
mae yr olygf.i yu hardd i edrycli arno. Mae godrau y myn- 
yddoedd yn llwytbog o lysinu a blodau. a’u brig fel llcnllian 
wèn wedi ei gosod ar fwTdd gwyrdd; a’r Llyn Ilalen wrtli eu 
godrau, mewn rhai manau. yn debyg i wydr tryloyw. l’an 
fyddo yr haul ar guddio ei wyneb yn y gorllewin. y mae yn 
adlewyrcbu ar yreira, y dail, y blodau, a’r dwfr.ac inae yr olygfa 
yn hardd tuhwnt i ddesgrifiad. Nid llawer o eira sydd yn 
disgyu yn y Dyffryn ; mae yr anifeiliaid segur yn gallu byw 
trwy y gauaf y gwastadedd Mae sylfaen y Deml bron cael 
ei chwblbau ; gosoilwyd y pedwar conglfaen yn Ebrill diwedd- 
af, a meddylir yn awr y bydd yr adeUad yn barod yn mlien 
tair blynedd. 

Wele yn cantyn ddarnyn o lythyr y brawd Jones at yr Es- 
gob Hunter:— 



i'Dours seioy. 


U7 

" AnrliyilŵlJus Eajjob Hiinter, — Y nuu’ llawer o’ra cydgenedl 
yn dyfoií droaodd yn y 13eg dosparth; nis gwn cu helynt, 
dichon y bydd eu harian a’u hyinborth yn brin. Os felly, pan 
ildelont i’r îlyffryn, byddaf yn ddiolelnrar i ehwi am wneyd i 
fyny eu banghenrheidiau. trwy lnw y brawd Morgans, ac mi a 
dnlúf i chwi yn Manti, Dyffryn 8an Pete. 

Ydwyf, Stc., 

I). Jones." 

Rhoddodd y brawd Joncs y Uytliyr yna i mi ar liin afun yr 
Arth, ae nid buan yr nngliofiaf ci oful tadol ani ei gydgcnedl; 
ac yr wyf ilroswyf fy hun a'm gwcrsyll, yn talu y diolchgar- 
wch gwtesocaf i’m brawd a’r gwron Jones, er na fu dim nnghcn 
ar neb o honom. Yr wyf wodi bod yt» Mnnti yn ddiweddar; yr 
oedd Jane a’r fcrch fncli yn iach, ond fod June yn dysgwyl ei 
thymp bob dydd. Y mae y Cymry ag sydd wtsli dyfod i’r 
Dyfflyn, cr dechreu yr ymfudind hyd yn awr, oll yn fyw ac iach, 
ond pcdwar, scf gwraig D. Phillips, Jane Morgan, Cacrdyf, 
I.ucy, gwrnig Cadben Evans, LanelU, a Mnry Ann, gweddw 
Gcorgc Davis, Rymni ; yddwyolaf ar cnedigaeth plant, Jane 
o’r cancr, ond nis gwn beth ocdil clefyd y ehwaer PhiUips, yr 
oedd hi wedi marw cyn i mi ddyfod i’r Dyffryn. Mae pob peth 
yn inyned yn y blaen yn llwyddiannus yn y dyffryuocdd hyu, 
a'r ddaear a'i clinwd yn doreithiog. Bydd peth gwenitli yn 
cael ei dori yr wythnos hon. Os daw dyn diwyd yma heb un 
swllt yn ei logcll, bydd luewn tair blyncdd yn hunan-ymddi- 
bynol, os na ddygwydd ryw anffawd iddo. Mae digon o waith 
i'r sawl sydd lieb anifeiliaid, ar y Gwoithfaocdd Cyhoeddus; a’r 
Imr i’r gweithwyr (Uibourers) yw 38. 3c. y dydd, ae i'r maeswn- 
iaid mae 12s. 6c. y dydd. Pris y blawd yn Ystôr-dy yr Eg- 
Iwys yw i'l â> y cnnt, ac nid oes codi a gostwng arno. 
llyma wcll Ue i weithwyr Merthyr-TydfU, onite, ynghyd â’r 
sawl sydd ag anifeiliaid ganddynt; ac y mae y Uysiau a’r 
hlodau sydd yn tarddu o’r ddaear, yn cu hiaith yn dywedyd, 
•• Dyuia ddaear ffrwythlawn; triniwch hi, a chewch eich bara 
beunyddiol.’’ Mae fy mhapyr bron llawn. Fy sercli atoch 
cliwi, eich gwragedd, a’ch plant, ac at y brawd Jones, a’r hoU 
Saint ; dymuna Martlia ei choflo atoch yr un niodd. 

Eich brawd yn Nglirist, 

Wjllias Morgas. 



us 


UDCORy REIOX. 


AMTÎYWIAETnAU, &c. 

Na fyddcd i ncb flino ar wney l yo dda i crcill : canyp trwy 
fod yn jraredig i creilt, yr ydym yn Rwucyd caredijrrwydd á ni 
ein liunain. 

Os na fydd i ncb sylwi nr cin flaolcddan, byild i ni ein liun- 
ain eu liaiiBhoflo yn fuan. 

Yr ocdd y cholera mor enbyd yn Calcutta yn Mcbefin diw- 
eddaf, fel as y bu farw 1,100 o bersonnu mcwn dau ddiwmod 
yn unitr! Yr oedd yn lled enbyd liefyd yn Copcnliapcn yn mis 
Gorplienaf. 

Yk 1851, cofrestrwyd 395,174 o farwolactban yn I.Ioejrr a 
Chymru; nifer y genëdÌRacthau oedd 01 5,805. Y pcncdifrncth- 
au anghyfreithlawn ocddynt 42,000, heblaw y miloedd a allaR- 
cnt fod wcdi eu celu. 

O'r Dyffryh. — Mae y ncwyddion diwcddar yn hysbyan fod 
llifogydd mawrion wedi bod yn Nyflryn y IJyn Italcn, nes yr 
oedd yr Iorddoncn, mcwn rliai manau, yn ddwy filltir o led. a 
derbyniodd y cnydau llafur gryn niwcd. Mae nrpoelion 
gobeithiol iawn am y gwaith haiarn; ac yr ydys wcdi cacl 
"wythîen o fŵn plwir. wyth troedfcdd o Icd, o’r fath oreu. 

II Y M X. 

T»>x — “ Tfouhartour.” 

Molwch yr Arplwydd Dduw, Cri'wr y hyd, 

A’r h\rn a’n ceidw’n fyw 3*nddo cyhyd : 

Cancr i’w enw ef jrloílydd didawl; 

Iddo Ef, Frenin Nef, ’perthyn pob mawl. (1846.) 


Talhdau o Awst 19 ityp Awst 25. — Pontypridd, 13? 6c ; 
Hirwaen, 9s lOc; Pendaron, 3s; Aherdare, 4s lOc. — Cyfan- 
swni. £1 lls2c. 

Anfoner poh llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i Jolin Davis, Printcr , Georgetnicn , Mcrtìnjr-Tijdjil. 


CTNNWY8I AD. TÜO> 

“ Na fvrid«rh yn nyled neb n rtriim, ond o earti hawb eich gilydd*’.... 133 

Pob peili yn cyd-weithio er daiooi i’r rliai ŵydd y» caru Dnw 137 

Cvii-i<x|oldeh Dvn 1-11 

Llytbyr o Ddinas y Llyn Halei Faw r at y Llywyddion Phillips a Davis 143 
14S 


MERTHYR-TYDFIL ; 

ABCAPFWTI) A CHYBOEPDWTD OAW I. DA T 1 *. CF.ORGETO W H. 



UDGOllN SEION, 

HBU 

ŵrrni y> ẃaint. 


Hiiif. 10.] MEDI 3, 1353. [Cr». VI. 


DERIÎYNIAD YR Y8BRYD. 

GOFmut i ni wpithiau, jia un ai trwy bersonau eu llywyddion, 
neu oddiwrth Dduw yr. uniongyrchol, y derbynia y Saint yr 
Yabryd Gliin ; ac yn brosennol ymdrecliwn ateb y gofyniad 
mor eglur ag y tuedrwn. 

Diclion niai buddiol, wrth gychwyn, fyddai cgluro ychydig, 
ynghylch jui beth yw yr Ysbryd Glin, neu Yshryd Duw. Ym- 
ddengys wrtli yr ysgrythyrau ei fod yn betli sylweddol, ac yn 
bodoli er tragywyddoldeb. Darlunir ef *‘yn ymsymud ar 
wyneb y dyfroedil" yn y dechreuad ; ac wedi liyny yn disgyn 
ar rith colomen ar ben ein Ilarglwydd, ac megys gwynt nerthol 
yn rhuthro, ac yn Uanw y ty, gan ymddangos megys tafodau 
gwahanedig o dân, ar y Pentecost. Mae, fel y gwynt, yn 
chwytbu pa le bynng y myno; ac ni adeimlwn ei bresennoldeb, 
eithr ni wyddoiu o ba le y inae yn dyfod, nac i ba le y mao yn 
myned. Mae yn bresennol yn inhob man, a gallwn ddweyd 
am dauo, fel y Salmydd, " I ba le y ffbaf o’th wydd?” Mao 
megys mân ronynau deullgar, yn medru bodoli yn y ffurf a 
fyno, ac yn gweithredu yn mhob sefyllfa yn ol meddwl Duw. 
Y sawl ag ydynt wedi ei dderbyn, yw yr unig rai a wyddant 
yeliydig am dano. Er ei fod. megys liaul. yn goleuo pawb 
sydd yn dyfod i'r byd ; etto, ycliydig yw y rhai a dderbyn- 
iasant öiam o liono i olcuo yn eu mynwesau eu hunain, a Uai 
drachetn a allant gadw y fflani hono yn fyw hyd nes y cyfar- 
fyddant â’r Priodlhb. 

10 


[mus \ÿ. 



; 50' 


CDOORN 8EIOS. 


Ond er mai ychydig gydd yn derbyn yr Yebryd Glân, mao 
yr addewid o'i <lderbyniad yn cael ei rlioddi i bawb; canys fe 
ddywedodd Pedr wrtli y bobl ar ddydd y l’entecost fel hyn: — 
“ Edifarhewch, a bedyddier pob un o honoch yn cnw Iesu 
Grist, cr maddeuant pcchodau ; a chwi a dderbyniwch ddawn 
yr Ysbryd Glân : canys i ehwi y mnc yr addewid, ac i'ch plarit. 
ac i bawb yn mhell, cynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein Duw 
ni ato” (Act. ii, 38, 39). Gwelwn wrth hyn, ynte, y gall pawb 
dderbyn yr Ysbryd Glân, os cdifarhant ac ufyddhau i fedydd a 
gosodiad dwylaw yr henuriaid ; ond nid hcb hyny, os na wna 
Duw eithriad i'w reoi. Mac yn wir fod y rhai a fedyddir, yn 
“ derbyn ysbryd Crist” (fel y gwelir yn nhud. 65 o’r “ Atli. a 
Chyf.”)'yn flaenorol i’w bedyddiad; eithr wedi hyny y maent 
yn derbyn yr Ysbryd Glân. Derbyn yabryd Crist a feddyliem 
ni, yw dcrbyn y cyflHyb duedd ag yntau i ymostwng i wneu- 
thur ewyllys ei Dad. Mae hyuy yn anghenrheidiol yn mhob 
dciliad bedydd, a dylai ei ddangos trwy ei weithredoedd cyn 
cael ei fedyddio. Gŵyr pawb na wnelai ysbryd y byd neu ys- 
bryd y diafo! byth y tro ; byddai liwnw yn Uwyr anaddasu pawb. 

Yn nesaf, ymofynwn pa fodd y derbynia y bedyddiedig yr 
Ysbryd Glàn. Gallwn ddysgu hyny oddiwrth Act viii, 17 — 19, 
“ Yna hwy a ddodasant en dwylaw arnynt a hwy a dderbyn- 
iasant yr Ysbryd Glân. A phan welodd Simon mai trwy osod- 
iad dwylaw yr apostolion y rhoddid yr Ysbryd Glàn, efe a 
gynnygiodd iddynt arian, gan ddywedyd, Rhoddwch i minnau 
hefyd yr nwdurdod hon, fel ar bwy bynag y gosodwyf fy 
nwylaw, y derbynio efe yr Ysbryd Glân.” Gwelwu wrth hyn, 
nad yw yn bosibl derbyn yr Ysbryd Glân ond trwy arddodiad 
dwylaw rhyw henuriaid awdurdodedig oddiwrth Dduw: hwynt- 
hwy sydd yn meddu y gallu o’i roddi. Gall tbd yr Ysbryd a 
gyfranir yn dyfod oddiwrth eu i>ersonau, pan fyddont yn llawn 
o hono ; neu ynte, o rywle arall, fel ag y byddo yr Ysbryd yn 
ewyllysio. Yr ydym yn darllen i’r Iesu unwaitli anadlu ar ei 
ddyscyblion, gan ddywedyd wrthynt am dderbyn yr Ysbryd 
Glàn ; yr hyn a ymddaugosai fel pe byddai yr Ysbryd yn 
dyfod arnynt oddiwrîho ef. Dro arall, darllenwn ei fod yn 
"bodol o ddyiiflad rhinwedd oddiwrtho at ereill, er cu 
- nis gallwn farnu fod y rhinwedd hwnw yn ddiui 
’ Glân. 


ymw v 

gwellhau; av. 


tTBOORN ftllOM. 


m 

Ond i sylwi yn fwy noiUduol ar y gofyniad yn ncchrcu cin 
hy»|{rif, c»wn nodi y pcthau caulynol Wedi i ddyn ddcrbyn 
yr Yabryd Glàn trwy arddo<liad dwylaw, ncu gael ci cni dra- 
chefn, trwy ddyfod yn ddciliad o deyrnas I)duw, jrna gosodir 
vf mcwn acfyllf», yn mha uti y gall barliau dcrbyn yr Ysbryd 
Glàn, a chynnyddu ar ddclw l)uw. Yn y scfyllfa hono y rnac 
yn cael oi ddyagu i gadw pob pctli a orcliymynodd Duw, ac i 
fyw dan ei lywodracth. Ac ar yr animodau o ul'ydd-dod i'r 
llywodracth, y parha y dyn i dderbyn Ysbryd Dnw, ac nid heb 
hyny. Ac nid oc» modd i neb fod yn nheymas Dduw, hcb fod 
yn ddcitiad llywiMlracth. 1*0 na phorthynai rhywun i ryw 
gangcn, byddai yn dcbyg o berthyn i ryw gynnadledd ; neu pc 
na phcrthynni i unrhyw gynnadluld, byddni yn sicr o ftid dan 
lywodructli rhywun, [ic na hyddui yn ncb uingcn nà'r Llywydd 
Hrigliam Young, oblcgìd y niae efe yn llywyddu yr holl Saint 
ar wyncb y ddacar: fclly, nis gnU neb ddinnc rhag Uywodracth 
Tcyrnns Dduw. Yn awr, yr unig ffordd i barliau derbyn Ys- 
bryd Duw, yw trwy ufyddhau i'w lywodracth ar y ddacar, yn 
ci holl gy ssy lltiadau. Nid oes modd ufyddhau i Dduw, hcb 
utÿddhau i’w wcision -, ac os na ufyddheir i Brigham, fcl prif 
was i Dduw ar y ddaear, oftr hollol yw i neb feddwl y gall 
ychwaith ufyddhau i Dduw, oblcgid y mac hyny yn groes i’w 
drefn. Mao Urigham wedi cael ei awdurdodi gan Dduw; a'r 
neb, gati liyny, a utÿddhao i Brigham, a ga aUan ci fod yn 
utÿddhau i Dduw. Ac os derbyniodd lirigham awdurdod i fod 
yn brif wns ar y ddueur, inac ganddo hawl i nwdurdodi ereill i 
weinyddu <xldi tauo yntau ; a’r ncb a gydnabyddo awdurdod 
lirighjm, a ddyiai gydnaliod awdurdod y [icrsonau a benoda i 
weiuyddu o dano: ac os dylid cydnnbod awdurdod y personau 
liyny, oni ddylid licfyd cydnabod awdurdod pawb crcill a bcn- 
odir gandJynt trwy yr lioll deyrnas? Dylid yn ddiammau; ac 
heb eu cydnabod ac ufyddhau iJdynt, nis gall neb mewn un 
modd barhau derbyn Ysbryd Duw; oblcgid y ncb a anufydd- 
hao ncu a anmharcho yr awdurdodau sydd yn llywodraethu 
nrno, sydd yn anufyddhnu ac yn anmharchu y rhai a’u penod- 
tMÌd, ynghyd á'r holl awdurdodau ereill i fyny hyd at Dduw, a 
tlirwy hyny y mae yn colli yr Ysbryd. 

Ai trwy cu llywyddion, ycte, y mae’r Saint yn derbyn Ys* 
bryd Duw? Ië, yu ddiammau, A raid i hyny olygu fod yr 



152 


UDGORN' ST.ION. 


Ysbryd yn dyfod i’r Saint trwy eu personau? Na raid, oithr 
trwy cu hofferynoliaotli fel Ilywyddion. Gobeithiwn nad oen 
ncb mor anneallus â mcddwl fod yn rhaid i’r hoìl Ysbryd a 
dderbynir mewn eynnadledd, redeg trwy berson ei llywydd : 
eithr y gallai rliyw gyfran rcdeg felly, sydd yn ddigon rhesym- 
ol. Mae yr Ysbryd Glân yn wasgarcdig yn mhob man, a gellir 
ei dderbyn trwy ufydd-dod i lywodraeth a dysgeidiaeth 
gweision Duw, eithr nid trwy un ffordd arall. Gwclir wrth 
hyny, y gall y Saint ddcrbyn Ysbryd Duw dan lywodraeth 
llywydd apghyfiawn neu ormesol, cyhyd ag y byddont yn 
ufydd iddo, ac hcb wrthryfela yn ei erbyn; ond ni all y Ilyw- 
ydd hwnw dderbyn nemawr ei hun, cr mai trwy ufyddhau iddo 
ef y derbynient hwy y cyfan. Gwaith Ilywyddion creill yw 
odrych ar ol y cyfryw, a’i ddwyn i farn; a dyledswydd y Saint, 
os gwyddant am ryw gyhuddiadau gwirioneddol yn ei erbyD, 
yw eu hamlygu yn y Ue priodol, a hyny mcwn ysbryd da, a 
chyda dyben cywir. 

Gyda bod yr Ysbryd yn eael ei dderbyn trwŷ ufyddhau i 
lywodraeth a dysgeuliaeth cin llywyddion, derbynir ef yn fyn- 
ych iawn trwy eu presennoldeb ; a pha uchelaf mewn swyddi y 
hyddo ein llywyddion, mwyaf oll a dderbyniwn o’r Ysbryd yn 
eu presennoldeb, pan fyddom ni a hwythau yn ein lleoedd pri- 
odol. Pa nesaf yr awn at Dduw, gan ufyddhau i’w lioil osod- 
iadau, mwyaf i gyd a dderbyniwn o’i Ysbryd. Mae yn rhaid 
ufyddhau a charu yr holl lywyddion ag sydd arnom, hyd at 
Dduw, cyn byth y gallwn dderbyn nemawr o’r Ysbryd Glân. 
Os carwn ac ufyddhau i’r llywydd nesaf atom, a chasàu ac an- 
ufyddhau ei lywydd yntau, yr ydym yn twyllo ein liunain, ac 
yn myned yn sectariaid, heb adnabod dim ynghylch llywod- 
raeth Duw: ond os mcddyliwn y deuwn i garu y Uall yn 
raddol, gweU gwneyd ein goreu i hyny, nâ myned o’r eglwys; 
eithr ni dderbyniwn nemawr o Ysbryd Duw, oddieithr ein bod 
yn ufyddhau ac yn caru yr holl lywyddion sydd arnom yma 
ac yn Seion. Arwydd ddrwg iawu a ystyriem ni, fyddai fod y 
Saint yn ein caru ni yn fwy nâ’n llywydd, ac am ein gweled 
yn llywyddu yn ei le, tra byddai ein llywydd yn cael ei gym- 
meradwyo fcl dyn da gan awdurdodau uwch: ystyricm y bydd- 
eni ni neu y Saint yn mhell o’n Uc, ac. mai goreu pa gyntaf y 
diwygiem. Pe byddai dynion am ddewis iddynt eu hunain 



UDOOnS SEIOS. 


15.1 


lywyddion neu atlirawon. yn lle y rlmi a bcnododd I)uw, ar- 
wyddai liyny y byddunt yn Ued amddifad o Yabryd lJuw, ac 
yn gryn elynion i'w deyrna». Ccintaclirwydd yn crbyn awdur 
dodau yr Eglwy», a diffyg ymddiried ynddynt, yw y nod goreu 
er adnabod dynion yn araddifad o’r Ysliryd ; ac anfynych y 
rwrddir á neb o honynt yn credu lianner egwyddorion ein 
crefydd. 

Yn awr, raeddi liwn ein bod wedi yngrifenu digon er egluro 
ein pwnc, a gobeithiwn y gwneir y defnydd goreu o’n «ylwadau. 
Ein dymuniad ni yw gweled pawb yn parliaua dderbyn Ys- 
bryd ein Heglwya, »ef Ysbryd I)uw, ac yn gorfolcddu wrtli 
ufyddliuu i’r Offeiriadaetb, yn ci lioll gyssylltiadau yn yr eg- 
Iwy». “ O, mor hyfryd y w trigo o frodyr yngliyd,” pan fyddo 
jiawb yn nieddu yr un tciraladau, yn llawn eariud. ac yn bcn- 
derfynol i wneuthur ewylly» I)uw â’u holl galon. Mor rhwydd 
y dyhidla yr Ysbryd arnoin, jian yn darllen epistolau, ac yn 
gwrandaw addyagiadau a chynghorion gweision Duw, jian 
fyddom ur lwybr ein dyledswydd. Mae yr Ysbryd yn canlyn 
eu gciriau lle bynag eu grocsawir; a gwyn fyd y sawl sydd yn 
parhuus deiralo ei hun yn Uuwn o'r Ysbryd Ulân, canys dcil- 
wydd y w. Felty cyflwynwn y sylwadau hyn i »ylw difrifol cin 
darllcnwyr, gan erfyn ar i l)duw cu bcndithio er eu lles, trwy 
lcsu Urist. Auien. 


CYN-PODOLDEB DYN. 

IPaihad o dnd. 113, 

51. 1 ’a un ai ysbryd Adda neu Michael oeild yn scfyll yn 
ncsaf racwn oed i'r Cyntaf-anedig, ac mai trwy rinwedd ei 
oedran y cafodd yr huwl o’r brif lywodraeth, dadguddiad ni 
phenderfyna. Fe all fod wedi cyrhaedd y sefyllfn oruchel hono 
trwy ei weithredoedd da, yn anymddibynol ar ei ocd. l’a bcth 
bynag a allasai fod yr achos a’i gosododd ef ar y flacnor- 
iactli, niae yn aralwg iddo ef anrhydeddu ei alwedigaeth. ac 
iddo ennill eyllawn fuddugoliaeth, ac iddo gael ei gyfrif yn 
deilwng i fod yn ysbryd cyntaf, yr liwn y caniatawyd iddo 
gael corff ar y byd newydd. Efe fel hyn a ddaeth yn dad cyntaf 
y cyrff cnawdol, pa rai ocddynt i gael eu cyfanncddu gan y 



154 


EDGOBN Sr.lO*. 


lluocdd lliosog o yslirydion, y rliai a lywyddwyd unwaith dan 
ei lywiadacth. Yn y byd yabrydol, yr lioll yabrydion ocddynt 
frodyr a chwiorydd, yn dcilliaw oddiwrth vr un Tad; ond yn y 
byd tymmorol, Michael a ddaeth yn dad idd ci frodyr ci liun, 
yn ol y cnawd. 

52. Pan osodwyd Michael i mewn yn ei babc II ddaearoL, y 
cyflcitbad ysbrydoledig sydd yn eìn hysbyan mai efc oedd y 
“cnawd cyntaf ar y ddaear;” pabellau pysgod, ehediaid, ac 
anifeiliaid, nid oeddynt etto wedi eu llunio, nid oedd ychwaith 
unrliyw lysiau, neu laswellt, neu goed, neu Uanigion o un 
darluniad ar y ddacar pan y cafodd corfT Adda ei lunio. Y 
ddaear, yr awyr, a'r cefnfor oeddynt yn wir nnghyfannedd a 
gwag o fywyd Uysieuaidd ac anifeilaidd. Mae yn wir, inegys 
ag y gosodasom ger bron oisoes, fod yr holl bethau rhai'n wodi 
eu creu yn ysbrydnl yn y nef, ond liyd etto heb fod wedi eu 
gosod ar y ddacar. Dyn, gan hyny, a safai yn unig yn 
nghanol y neilltuedd aruthrol hwn. Y durluniad o'r greadig- 
aetli, fel y mae yn cael ei roddi yn Llyfr Abraliam, sydd yn 
cadarnhau y meddylddryeh hwn, ac yn dangos yn y modd 
egluraf nad oedd y llysiau a’r anifeiliaid ddim wedi eu gosod 
ar y ddaear y trydydd, pummed, a'r chwechfed dydd neu gyf- 
nod, fel y tybiwyd yn gyffredinol. Yr hanes am waith y tryd- 
ydd dydd sydd yn darllen fel y eanlyn : — “ A’r Duwiau a 
orchymynasant, gan ddywedyd, Casgled y dyfrocdd oddi tan y 
nefoedd i’r un lle, a deucd i fyny y sychdir; ac felly y bu, fel 
y gorcliymynasant; a’r Duwinu a gylioeddasant y ddaear yn 
syclt, a cbasgliad y dyfroedd a gyhoeddasant yn ddyfroedd 
mawrion ; a’r Duwiau a welsant iddynt gael eu hufyddliau. 
A’r Duwiau a ddy wedasant. l’arntown y ddaear i egino egin ; 
scf llysiau yn liadu bad, a ffrwythbrenau yn dwyn ffrwytb, yn 
ol eu rliywogaeth, liad y rliai o honynt eu hunain a ddygant eu 
cyffelyb ar y ddaear; ac felly y bu, fcl y gorcliymynasant hwy. 
A’r Duwiau a reoleiddiasant y ddaear i ddwyn ei hegin alian 
o’u had eu hunain, a’r llysiau i ddwyn llysiau allan o’u hadau 
eu lmnain, gan roddi liad yn ol eu rliywogaeth ; a’r ddaear i 
ddwyn prenau o'u had eu liunain. gan ddwyn ffrwyth, liad y 
rhai na allent ond dwyn yr unrhyw ynddynt eu liun, yn ol eu 
rhywogaeth ; a’r Duwiau a wclsant eu liod wedi cael ufydd-dod. 
A hu iddynt gyfrif y dyddiau; o’r hwyr liyd y lioreu a alwas- 



TD0O1W ffFIOÜ. 


1 ss 


ant yn no»; a bu mni o'r boreu liyd yr hwyr a alwasnnt ya 
ddydd; a dyma y drydedd waith." 

Wrtli ddarllen yn yatyriol y dyfyniod uchod, fe ellir dirnad 
i’r Duwiau, yn lle yn weithredol hau yr liad, ncu osod nllan y 
planigion, iddynt yn unig b.irotoi neu reoleiddio y ddaear i 
ddwyn nllnn lytiau ar ryw amtcr dyfodol, |ian y gwclent hwy 
yn addn* idd cn planu liwynt. Fe cllir gofyn, pa bnmtoad 
ocdd y ddacsr yn ofyn. Yr atcb nid yw yn cad ei roddi; ond 
ni a allwn dybled yn nnturiol nad ocdd y gwahanol gyffyriau 
angltenrlicidiol i dir cyfaddaacdig i liydyflant wtall cu liuno yn cu 
dyfartalcdd priodol. Y niac yn hollol dcbygol, yntc, fod pamt- 
oad y ddacnr i ddwyn allan lyslau yn gynnwyscdig yn nygiad 
ynghyd, cyd uniad, ac unoliad yr clfcnau a'u cynnysgiadnu 
yn y fath gyfnrtulcdd ag a ffiirliai dir addaa i dyfiant llysiaH 
o bob rhywogactb; y parotoad liwn o’r ddacar a gymmerodd 
b- yn nilinrliad y trydydd dydd ncu amscr; ond ar y dydd 
liwnw nid ocdd llysiau, glaswcllt, cocdydd, ncu blanigion u 
unrhyw dilarlunind wcdi cu planu. Yr hau a'r plaim a ohir- 
iwyd hyd rhyw gyfnod dyfodol. 

53. Mac wedi bod yn dybiacth gyfflrcdinol fod y pysgod a'r 
cbcdiaid wcdi cacl eu gwneyd ar y pnmmed dydd, ond tlyfr 
Abraham a rydd feddylddrych yn hollol wnhanol. Darluniad 
o waith y pummod dydd sydd fcl y canlyn : — 

‘* A'r Duwinu a ddywcdasant. Parotown y dyfroedd i heigio 
ymlusgiaid hyw ; a’r chcdiaid, fcl yr ehedont uwchlnw y ddaoar 
yn oangdcr agored y nefoedd. A’r Duwinu a barotoisant y 
dyfroedd fel y dygent allnii forfeireh mawrion, a phob ymlusg- 
iad byw, y rhai ocdd y dyfroedd i lieigio yn ol cu rhywog- 
actli; a phob ehcdiad yn ol cu rhywogacth. A’r Duwiau a 
wclsant y cawscnt ou hufyddhau, a bod cu cynllun yn dda. 
A’r Duwinu a ddywedasant, Xi a’u benditliiwn hwynt, ac a 
achoswn iddynt (Trwytlio ac amlhau, a llanw y dyfroedd yn y 
raornedd neu’r dj’froodd mawrion ; ac achoswn i’r ehediaid 
liosogi ar y ddacar. A bu nini o’r hwyr hyd y boreu a alwas- 
ant yn nos; a hu raai o’r horcu hyd vr hwyr a alwasant yn 
ddydd; a’r butnmed waith ydoedd.” 

Fe weür. oddiwrtli y darluniad liwn, fod Uafur y pummed 
dydd yn gynnwysedig, nid yn y flfurfiad o babellau y pysgod a’r 
oficdiaid, ond yn mliarotoad y dyfroedd â’r elfenau i ymddwyn 



UDGOBS SEIOS- 


156 

y creaduriaid rhai’n, ncu mcwn geiriau ercill, idd eu cynual 
hwynt wedi i’r Arglwydd eu gwncyd hwynt a’u gosod hwynt 
ynddynt. Pa beth ocdd y parotoadau hyn, nid ydyrn yn cael 
ein hysbysu, ond ni a allwn yn rliesymol gasglu fod yno angben 
am undeb a chyduniad o sylweddau ereill gyda y cyfryw o 
ddwfr ac awyr, mewn trefn i’w parotoi hwynt i’r creaduriaid, 
pa rai mewn amscr priod a breswylient ynddynt. Ysgatfydd 
nad oedd cyfartaledd priodol o wres, goleuni, gwefrdan, a syl- 
weddau ereiil, mcwn undcb á'r awyr a'r dwfr, i gynnal y bywyd 
anifcilaidd a fwriadwyd i feddiannu yr clfenau hyny. Gwaith 
y pummed dydd, gan hyny, yn lle ffurfio yr anifciliaid rhai’n, 
yn unig a barotoai le iddynt fel ag y gallent gael eu cynnal pan 
y creid hwynt. 

(l'w larhau.) 

Uandli. Cyf. D. E. Jones. 


DULL I FABWYSIADU DYN I DEYRNA8 DDUW. 

Pob amser pan y mae teyrnas Dduw ar y ddaear, fe ddysgwylir 
i'r hil ddynol yn ddiwahan, yn gyntaf, i ddyfod yn ufydd ddeil- 
iaid iddi, ac wedi hyny i ufyddhau yn fanwl i’w holl gyfreith- 
iau tra fyddont bywj ac ymaeo'rpwys mwyaf i ddyfod yn 
ddeiliaid cyfreitlilawn o’r deyrnas hon, o herwydd mai ynddi 
yn unig y gellir cael bywyd tragywyddol. Y dcyrnas hon sydd 
i sefyll yn dragywydd, tra y dadymchwelir pob teymas neu 
Iywodraeth arall. 

Yn yr oes gyntaf o Gristionogaeth, gweision Duw a draeth- 
asant y dull o ddwyn dyn i deyrnas Dduw, i’r Iuddewon yn 
gystal ag i’r Cenedloedd: yr Iuddewon fel cenedl a wrthodasant 
y gyfraith hon, ac nid hir bu y Cenedloedd hefyd, cyn cyfodi 
rhyfel yn erbyn y saint, gan eu lladd a'u dyfetha oddiar wyneb 
y ddaear. Oddiar yr amser hyny, ni weinyddwyd y gyfraith 
hon, hyd yn ddiweddar. Tra bu y Cenedloedd fel hyn heb fod 
y Deyrnas yn eu plith, hwy a aethant yn hollol anwybodus o’i 
chyfreithiau a’i nodweddiad; yna cododd opiniynau «lirifedi, a 
thywyllwch a orchuddiodd y bobl oll. 

Dadguddir cyfraith anghyfnewidiol y mabwysiad yn eglur 
yn y Testament Newydd ; ond dyma y secrei fawr, sef cael 



rnooitN reiom. 


1 67 


gwcision anfnncdig Duw i'w gwuinyddu, ac yna nrid oc» per- 
ygl cyfoiliomi, tra y cyimm-rwn oin dyngu gan y rhai hyny. 
Pregetliwyd y gyfraith hon yn ci phurdeb ar ddydd y lYntccnst 
i dorf lioaog, gan ddynion ocdd yn llawn o’r Ysbryd Glâii : yr 
Iuddcwon ocdd y gwrandawyr, y rhai oeddynt wedi yingynnull 
i gynnal gwledd y Pentecost Nid ocddynt yn ddciliaid o 
Deyma» Dduw, ond pechaduriaid oeddynt; ctto yr oeddynt yn 
crcdu yn modoliaeth Duw, ac yn dysgwyl am ddyfodiad y 
Messiali ; ond am yr Iesu o Naaarcth. yr hwn oedd eu cenedl 
ncwydd ei grocshoelio, nid oedd ganddynt ffyild ynddo ef, ond 
ystyrient ef yn un o’r twyllwyr penaf. Ond Pedr a ddechrcu- 
odd dystiolaethu wrtliynt, gan brofl o'r Ilcn Destament “ ddar- 
fod i Dduw wncutliur yn Arglwydd ae yn Grist, yr Iesu hwn 
a groeshoeliasoch chwi." Yr oedd y dystiolacth yna mor gadam 
a nerthol, nc» iddi ddylanwadu ar feddyliau y dorf liosog, gan 
ddwysbigo eu calonau ; yna hwy a grodnsant inai yr Iesu oedd 
y Crist.a bod cu cenedl hwy dan gondemniad am ei groeshoclio 
Ef. Yr oeddent wedi eu llanw ag ofn, gan fetbu deall bcth a 
allcnt wncuthur, ncs darfod iddynt ofyn mewn sobrwydd, “ 1 1 a 
wyr frodyr, betli a wnawn ni?" A l’hedr a ddywcdodd wrth- 
ynt, " Edifarhewch, a bcdyddier pob un o lionoch yn cnw Iesu 
Grist cr moddeuant pechodau, a chwi a ddcrbyniwch ddawn yr 
Ysbryd Glâii ; canys i chwi mae yr oddewid, oc i'ch plant, ac i 
bawb yn mhell, ac i gynnifer ag a alwo yr Arglwydd ein Duw 
ni ato. Yna y rhai a dderbyniasant ei nir ef yn ewyllysgar, a 
fedyddiwyd; a chwanegwyd atynt y dwthwn hwnw ynghylch 
tair mil o eneidiau” (Act. ii, 37 — 39, 41). Gwelir yma yn 
cglur p.i fath gyfraith oedd yn cael ei phrcgcthu, ar ddcchreu 
y genadiacth bwysig hon i'r holl fyd. Gwelwn hefyd mor 
hawdd yw dyfod i mewn i deyrnas Dduw, megys ag y daeth y 
tair mil hyny i mewn ar yr un dydd. Mae y pwnc hwn yn 
rhy bwysig i gadw dynion ar brawf, am fis neu ddau, cyn 
rhoddi cyflawn aelodiacth iddynt, fel ag y r gwna enwadau o 
sefydliad dynol. Cyn gynted ag y deallodd yr apostolion fod y 
gwyr hyn yn credu, ac yn edifeiriol, gweinyddasaut y gyfraith 
yn uniongyrchol. Yr oedd y dorf yn bechaduriaid pan ddaetli- 
ant yngliyd yn y boreu, ond yn yr liwyr yr oeddynt wedi eu har- 
gyhoeddi, ac wedi cael cyflawn aclodiacth yn mlilith y Saint ; 
yn y borcu yr oeddynt yn ddeiliaid yn nhcyrnas y tywyllwch. 



CDGOItN AF.IOÎÍ. 


ass 

ond orhyn yr hwyr yr oeddynt yn ddcilíaid Tcyrnas Ddowî 
Diolchwn i Dduw am fod yr efengyl yn anghyfnewidioL, ac am 
fod yr un achosyn dwyn yr un cffaith yn awr mcçrys cynt, pan 
wcinyddir gan ddyn mewn nwdurdod. Cafodd y dorf l.on ei 
dysgu yn gyntaf. i gredu fod Iesu Grist yn Fab Duw; yn ail, i 
edifarhau am eu pechodau ; ac yn drydydd, i gymmeryd eu 
bedyddio yn enw Iesu Grist; yna yr oedd addewid iddynt o 
gael maddeuant pechodau yu gyntaf. ac yna i gacl derbyn 
dawn yr Ysbryd Glán. Ai dyma yr holl reolau ag sydd yn 
ofynol ufyddliau iddynt er dyfod yn ctifeddion o’r Deyrnas? 
Nage; y mae un ordinhad arall, pa un na chrybwyllir am dani 
yn lianes troedigaeth y tair mil hyn, ond y mac yn cael ei 
choflau mewn cyssylltiad â throedigaeth ereill, ac felly nid 
ydym wedi ein gadacd mewn anwyhodaeth yn ei chylcli; hyny 
yw, goaodiud dtcylair er derbyn yr Ysbryd Glûn (Act. viii, 17). 
Ffydd, edifeirwch, bedydd, u gosodiad dwytaw ydynt y rheolau 
cyntaf i ddwyn dyn i Deymas Dduw ; a maddeuant pechodau 
a dawn yr Ysbryd Glàn, ydyw y ddwy fendith sydd inewn 
cyssylitiad ag ufydd-dod i’r rheolau. Cofier fod y rhcolau yr 
un yn awr ag yr oeddent yr amscr hyny. \Yel, dyma y ffordd 
i bawb gacl gwybod a lyddant yn etifediiion o Deyrnas Dduw 
ai peidio. Pe bai twyllwyr, neu ddynion heb awdurdod yn 
inyned allan i bregetliu yr egwyddorion hyn, canfyddem yn 
union mai twyllwyr fyddent, os na ddcrbynicm y bcndithion. 
Dúw sydd yn maddeu ac yn rhoddi dawn yr Ysbryd Glân, ac 
ni fyddai yn gysson ag ef ei hun, pe hai yn rlioddi y bendithion 
hyn i’r rhai fyddai yn credu mewn twyllwyr, yr un modd â'r 
rlmi hynyfyddai wedi ufyddhau i’w weision anfunedig Ef. Ni 
dderbynia neb y bendithion liyn, os byddnnt. wedi cael eu 
twyllo, er y gallant fod yn onest, a meddwl mai y gwir anfon- 
•edigion fyddant wedi credu iddynt Gwel Act. xix, 1 — 6. N’i 
a welwn mai awdurdod yw y peth sydd yn anhcbgorol anghen- 
rlieidiol. er cael tystiolaeth i ni ein liunain, pa un a fyddwn 
wedi dyfod yn blant i Dduw ai peidio. Wedi cael tystiolaeth 
trwy Ysbryd Duw mewn un eglwys, ffolineb fyddai dysgiryl yr 
unrhyw mewn eglwys arall. Byddai Duw yn gyfnewidiol, pe 
derUyniai dwy gymdeithas walianol y bcndithion liyny. Ond 
nn ffordd sydd, ac y mao yn r'iaid i bawb, yn fawr a bach, i 
ddyfod ar hyd y ffordd hono, os mynant iachawdwriaetli. Nid 



rpoon* nrio)«. 


1 59 


yw I)uw ddfrbyniwr wyneb; olil._-g.ii y “ ncb a grcdo n fjrdcl 
oadwodig, citbr v nrb ni chredo a gondcumir." 

Mrrtlyr. Un'HARIl MoBRIA. 


1)IAT)KM ANMHHISI ADWY! 

Y mai Irytor a'i guddlc yn y ncfoctld oc ar y ddacar. Mui n- 
tynfii i bob daioni y w — i-lfcn coronblcth pcríü-ithrwydd. Crcâ 
yr tawn ddcfnydd o bono ncfolciddiwch — ci gaiu ddcfnydd. 
drucnuirw ydd. . 

Kr y aicdda cíTcitbiau a graddau, ctto, ni welir, phwyeir, 
founr, dciinlir, ni phrrnir, ac nis gwcrthir cf. Mac uwclilaw 
priaiad; ctto mor rhyddcd à'r awci i bawb a’i dcwisa. l’rif 
nod ymgyrchiol dynolryw yw, ctto galarus inor anroiirofìadol 
o’i ddainnua ddylunwad y'nt. Annw-r ac ymarfcriad ng cf a’i 
cynnydda, a'i glocwn, ac a'i perfll-ithia. Cynnyddiant ci fnint- 
ioli, a gynnyilda ci wcrthfawrogrw ydd yn gyfcrbyniol. Ei 
feddiannwyr y’nt oll cwyllyagar ddciliaid ci ddylanwad, ei 
foddtiaol gyd-wcithwyr, a’i dragywyddol ganinulwyr cf. Ei 
flynnoncll «ydd ddihyibydd, o'r hon cynibclla ddynolryw i 
ddrachtio, a bydd mwy yn ugwcddill po fwynf gymroerir. Ei 
aylwcddau ydynt anfarwol, anghyfncwidiol, ac a arfacthwyd i 
dragywyddol fudd a mwynhad. Po fwyaf a fcddir mwyaf a 
chwcnnychir o hono, ncs wedi ymfcddwi y-n ei hylif, yninofir 
yn ci nefolciddiwch. Mwyaf roddir rowyaf fcddir, a mwyaf 
geir i'w roddi. Y flbrdd i gynnyddu ci faintioli a rhagori ei 
ansawdd yw, drwy gyfranu yr oll a fcddir o hyd. Wel, bcth 
yw'r Diatlrin nnmlirisiadwy hon? Yr hwn a ddrachtia o'iffryd- 
iau, a ddealla mai cyfcirio yr y'iu at hur a diltalot / gahiah. 

Mcrútyr. D. JoNBS. 


IIÝ’NT YR EGLWTSL 

11tsbvsiii fi gan vr llcnuritd Gilcs fod scfyllfa ci Gynnadledd 
ar gynnydd. a'r Saint yn rowynhau Ysbryd l)uw yn hdaetli 
iawn; ac y inacnt wedi bedyddio amryw yn ddiwerldar, ac y 
mac argoelion da ani fedyddio ctto. 

Hysbysir fi trwy lythyr oddiwrth yr Ilcnuriad Dan Joncs, ei 
fod ef wedi cael y Saint yn Sir Aberteifi, mewn ysbryd da, a 



160 


UDGORN' 8F.ION. 


pharcli mawr gamldynt i’w llywydd. Ac y mae yn hysbysu 
hefyd, fod argoelion da iawn drwy siroedd I'flint a Dinbych ; 
mae sefyllfa y Saint yn dda rhagorol, ac Ysbryd I)uw yn 
bwerus yn eu plith hwy. Mae galwad mawr iawn am bregethu 
trwy y wlad yn gyffredinol; bydded i’r Henuriaid hyny a all 
wneyd eu hunaiii yn gyfleus, i wasparu ar hyd y wlad, gan 
bregethu yr Efcngyl; a bydded i’r Henuriaid hyny sydd á’u 
crymanau yn rhydlyd, fyned allan i fedi, fel y gloywo eu 
crymanau. 

Mae yr Henuriad Danicls hefyd, yn rhoddi newyddion da 
iawn o Sir Benfro. Hefyd, y mae yu teimlo yn ddiolcligar i 
Dduw, am y nerth a’r iecbyd ag a fwynhaodd i gyflawni ei 
genadiaeth trwy y Gogledd. 

Cefais lythyr hefyd oddiwrth yr Henuriad Eobert l’arry 
(Robyn Ddu), yn hysbysu ei fod wedi bod yn pregethu yn 
Llandeilo, Llanymddyfri, &c., &c., ac ei fod yn cael gwrandaw- 
iad da, ac yn meddwl bedyddio yn fuan. 

W. S. Phillips. 

*•* Dymunal' hysbysu y Llywyddion, y dysgwyliaf gael 
gwybod sefyllfa eu Cynnadleddau bob mis o hyn allan. 

W. S. P. 


GWIR FAWREDD. 

Ton — '• Mfich .Mt-uali." 

Mewn hoenus gynghanedd, dda hygar ei hagwedd, 

Y chwiliwn uchelcdd Gwm Fawrodd a’i fuch ; 
Am dano ’n mhlith dynion ymgeisiaf yn gysson 

I’w weled e’n wiwlon ar dremion y drych : 

Ar ddechreu fy ymchwil, darparaf i’r perwyl 
Ofyniad go fanwl, mae’n egwyl yn awr ; 

Beth ydyw ei nodwedd yn fanwl, â’i foncdd? 

Ai rlianol y rhinwedd â llygredd y llawr? 

Yn arwydd y geiriau mi welwn yn oleu, 

Na fyn ei derfynau wendidau ncu dwyll; 

Am liyny mi honaf, a didwyll dywedaf, 

Ei wedd ni chanfyddaf tra gwelaf y gwyll. 

Ni ellir yn hollol, mewn aidd wirioneddol, 

Enwi y rhyw ddynol ond rhanol ar hyn ; 

Ow ! bydd y boneddion a theg gyfoethogion, 

Heb gyfoeth neu gofion tan gloion y glyn: 

Ilen elyn dynoliaeth, ar drothwy marwolaeth 

Y saif ei arglwyddiacth, ysywaeth, mewn sel; 
Diosga y dwysgall ’run yngwrth â’r anghall, 

A’i dda-byd yn ddi-baìl i arall yr el ; 

A hwnw yn mhcn ennyd, aiff yno ’r un flunud, 

I gaerau y gweryd, o’i fywyd i’w fedd ; 


CDOOBN SEIOS. 


ìei 


Eu inawredil ymweiria, un fodd y dnrfydda, 

O’i oriel, â’r eira, pan gwywa eu gwedd. 

Os felly, gyfcillion. y bydd y boneddion, 

Yn wladwyr tylodion heb foddion i fyw, 

Ni fwriwn yn fawrtdd ar enw gwìrioneiìd, 

A wnsgar mewn Ilesgedd, mae'n wagedd rliy wy w : 
Diattal awn etto ’n uchclach i chwilio, 

Yn dyuer am dano gwnawn geisio'n ddi-gudd; 

Os honai breninoedd eu Ueawl alluoeild, 

Ileb wuethu nid bytbocdd eu nerthoedd a fydd ; 

Mi holwn 'fo'n gyfraid ar hancs gwroniaid, 

A'r dewr bcnaduriaiil, cawn honaid yn hyn ; 

Yn Uechres yr oesau mi welwn yn oleu, 

Yn nucthion ánt hwytliau dan gloau y glyn. 

'Hun wedd â'r hen wywddyn, o'i dwysged y disgyn, 
Daw at y cardotyn ar dcrfyn ei dnith; 

Ni welir Gwib Fawbedd, na hirnerth er teyrnedd, 

E ddaw yn ei ddiwedd i’r llygredd oer lluith; 
’Dydyw darfodedig oludocdd gweledig, 

0 raddau mawreddig, ond llithrig oll y'nt; 

Er ennill gorenwau, naws lioedd, a rhyw swyddau, 
Anwadal cu nodau, a’u gwcnau mal gwynt ; 

Er urddau n mawnldysg uthr enwog athronddysg, 
Er rhoddion amrywddysg yn gymmysg i gyd, 

Ni tyddant yn foddion i'n rhodili ni'u rhyddion, 

A’n catì'ael o’n cyfüon, hclbulon y byd. 

O Eden, hen adwyth sy’n dilyn y tylwyth, 

Nes aetliom yn ystwyth dan amwyth y Nef ; 
Daeth melldith a malldod yn rbagfur ein trigfod, 

() achos cin pcchod dai trallod i’n tref : 

Eiu gobaith a beidiodd, ein goleu a giliodd, 

Ein hing ymëangodd, ymdaenodd, du y w ; 

Ond wele, dai eilwaith i deulu y dylaith. 

Orhybareh wir obaith i beröaith gael byw; 

Nid oedodd y Duwdod, heb gynnyg eu cymmod, 

Rlioi iawnder i’r dyndod ar ammod gwir râd, — 
Agoryd hen gaerau oer ingawl dir angeu, 

Annillyn briddellau ei foddau ai ’u fäd. 

Ymbwyllwn ni bellach, mi gawn yn amgenacb, 
Oludoedd diledach, rhagorach eu gwawr; 

Do'wn allan o d'wyllwch i urddas a harddwch, 
Cyrhaeddwn wir heddwch mewn elwch yn awr; 

Os byddwn weis buddiol, o foddau ’n ufyddol, 

Mae ctto ’n amiuodol wrth reol yr Iôn, 

Ein h’wyllys gawn felly, a chyfiawn ddyrchafu 

1 oesawl deyrnasu. ’rwy’n synu wrth són : 



rocuus SEI05. 


1C3 


Cawn (ldyl'od yn Dduwiau, a gwnoyd eiu planeduu. 

Ar swydilawl orseddau mewn brcinniuu Uawu bri, 

A liilio’r wlad helaeth ú'n liyttar hiliogaeth, 

Yn nirfawrdrefn arfaeth rheolaeth eiu Rm. 

Ha! dyma IV' i it Fawredd. iawn ydyw ei nodwedd, 

E ddaw yn ddiddiwedd rnewn rhyfedd barhad ; 

Tra yma ’n rhoi treniyn ar ystyr ein testun, 

Diorfod o’i derfyn, ni fyn ef fyrhad ; 

Eithafnod iaith (ldyfnaf, neu chwyl o’r uchelaf, 

Sydd iddo, addefaf, uis gwadaf y gwir ; 

Ys gwn ini esgynais, drwy'r hytfordd yr hoffais, 
Diosgoi y dysgais a glywais yn glir; 

Gwiw addas egwyddor a esyd in’ drysor, 

O’n hogylch mae’n egor, anhydor y w hi ; 

Mae ’n wiwddawn gynnyddol, o'i rhoddiad yn raddol, 
Ys gwn yn esgynoi i freinniol wir fri. 

Doly Gareg-ddu. David Hobehts. 


AT Y LLYWYDDION A’R DOSPARTIIWYR. 

Yr ydym yn ddiolchgar i bawb o honoch am bob ymdrech a 
wnaethoch er cario yn mlaen waith Duw mewn cyssylltiad á'r 
llyfrau, ac am barodrwydd llawcr o honoch i wrandaw ar ein 
cynghorion a’n hyfforddiadau ni o berthynas iddynt: ac y 
mae yn dda genym i ddeull fod y brodyr yn cynnyddu yn y 
grediniaeth o fod ymwneyd á llyfruu yr cglwys hon, yn gym- 
maint o waitii Duw ag unpeth arall. Ond etto, ystyriwn fod 
Ue gan lawcr i wella. Mae y taliadau, m.'wn llawer o fanau. ar 
ol yn tnhell ; ac y niae ofn arnom y bydd raid i ni adael 
symiau mawrion o ddyled ar cin llyfrau cyfrit’on, nad pa mor 
groes y bydd hyny i’n dymuniadau. ar cin gwaith yn ymfudo 
o’r wlad. Ac heblaw hyny, ofnwn hefyd y bydd llawer iawn 
o’n llyfrau ein liuuain yn aros heb eu gwerthu, yr hyn a fydd 
yn siomcdigaeth ychwanegol: etto, os Duw a’i mỳn, myned a 
wnawn, ryw fodd nen gilydd. Erfyniwn y gwua cin holl 
frodyr eu goreu o hyn i ddiwedd y flwyddyn: inae amryw wedi 
gwneyd wrth fodd cin calon, ac hyderwn y dilyna y lieill eu 
hesiampl. Mae yn wir fod y tymmor yn fyr, ond nid yn rhy 
fyr i wneyd llawer o waith. Ni fu y Saint, efallai, mewn 
gwell amgylchiadau er ys tro, nag y inaent ynddynt yn 
bresennol, pin y mae yrholl weithfeyddyn ìnyned yn nilacn yu 
dda, oddieithr gwaith Dowlais, ond y mae hwnw ar gychwyn 
etto: ac ni fu yr Eglwys yn Nghy niru er ys tro yn cyhoeddi mor 
Ueied o lyfrau ag a wna elcni. yr hyn a wna er mwyn i’r Saint 
gael eyflen i gürio eu (Jyledion, a dosparthu y llyfrau ar law. 

Mewn ychwauegiad at y sylwadau blaenorol, cynnygiwn y 
cyfarwyddiadau canlynol, gaa obeithio yr atebant dùybea da. 


ÜIiGORS 8CIOM. 


165 

T. Gusodor yr liysbyr'tud iim y llyfruu inewn mun cybotilUus 
ar furiuu udiloldui y b.iiut, u lieoeiíu ereitt, u üofaleU pob Cang- 
ep ijaUw rhyw faint o lioli umth o lyfruu ur wertii, ac yu y 
golwg nr fwrild ar UUiwedU yr ocdfuon : un ynu yr ydys yn sicr 
o wcrthu lluwer iawn, heb aclioa eymhell nemawr. 

2. Ymdrechwch gael gan huwb i Ualu biwr am eu llyfrau, fel 
niiil clneli i ddylcil o’r ucwydd ; ac yiudrechwcb werthu yr oll o’r 
Uhooiin a’r Star fel y byUUont yn dyfod allan. eanys dyna yr 
atnacr goreu er eu gwerthu : gcllir gwertliu llyfrau ereill yr 
am9cr a fyner, nc nid ocs pi’rygl o gaitw rhai ar law o byd. 

3. Coflwch roddi gwybod i ni yn brydlawn, os dygwytid rhy w 
gamsynicd yu rliit' y Uyfrau, neu yn y taliadnu am Uanynt. Ni 
ildyliil onli ynghylch hyny ar un cyfrif, cunys yr amser y dyg- 
wyililo rhywbctli. yw yr uinscr gorcu cr 9ettlo yn ei gylch. Fe 
ddylai fod papyr ysgrifenedig yn dyfod gyda pliob taliadau, yn 
hysbysu y swm, o ha le y telir, i bwy y telir, am ba beth y 
telir, ynghyd â’r dydd o’r mia. 

4. Dciillweh mui yw un g.uigcn yn rhedeg i UUyleil, os byild 
ganddi ddigon o lyfrau gwerthadwy ar low er nteb ein gofjrniad 
ni ar diliwedd pob chwarter. Ystyriwn mai y llyfrau mwyít 
anwcrthadwy yw rhiíynau oJJ o’r L'ogorn a’r Star . 


AMRYWIAETHAÜ, &e. 

Mahwolaetii Wili.ai d Ssow. — Bn furw yr Heuuríad W. 
Snow, Llywydd y Geiuuiiuctb Seaodinariaidd, ar yr 21ain o 
Awst, tra ar fwrdil yr ngerfad " Transit,” pan oUUeutu 60 mill- 
tir o IIull, ar ei tTiirUU i Láverpool. yn nghwinpeini y brodyr 
1*. O. Hanson a II. l’. Jensen. Tarawyd cf yn glaf tra yn 
ancrch cynghor o heuuriaiU ar y Ueg, nes ei lwyr analluogi 
i lefaru, yr hyn a achoswyd, yn ol pob tebygolrwydd, trwy 
iddo ymdreehu gomiod y tri UiwrnoU hlaenorol wrth anereli 
cymiuanfa Co[ienh:igen. Yr oedil ef yn frawd i’r apostol 
Erastus Snow. ac i /erubbnbel Snow ; a’i oedran oedd ychydig 
iiro9 40. Gorfliwyd ei gladdu yn y mór, yr hyu a wnaed mewn 
lnodd gweddus. Ceir lianes hclaetliach yn y Star, rhif. 37. 

Mae yr Henuriad Jolm Yan Cott, o Lywyddiaeth yr Eglwys 
yn yr Ynysoedd l’rydeinig, wedi eiildewis gan y lywyddiaeth 
Imno, i lywyddu yn ScanUinasiu. yn Ue y brawd W. Snow. hyil 
nes y penderfynir yn amgenach gan y DendUeg, neu y Brif- 
LywyUUiaeth yn Seion. 

Mae ystafell UUarllen (rtaJinii raom) wcdi ei hagor, yn mis 
Mehefin, yn ystafell fawr isaf y Cynghor-dÿ, yn Ninas y Llyn 
Tlalen I'awr, hyd nes y ceir lle gwell. 

Mae eglwys Chiniaidd, 42 tnmUfedU wrth 45, a íliair llofft o 
uclidcr, i giwl ei ImUeUaUu yn Ca’ifornia. 



1 64 


BDGORN 8EION. 


Mae gohebydd o eiddo y Jewish Chronirle. yn hysbysu fod 
cynnulleidfa luddewig feclian yn bodoli yn Singapore, y rhai a 
honant eu bod yn ddisgynyddion o alltudiaid y gaethglnd Fa- 
bilonaidd gyntaf, ac yn anwybodus o’r ail wasgariad. Coflcid- 
iasant ef fel brawd, ac yr oedd yn dda ganddynt ei fod, er yn 
Ewropiwr, yn gallu ymddyddan à hwynt yn yr Hebraeg. Des- 
grifir hwy yn bobl golygus a thra deailgar. 

Vn nechreu Awst. yr oedd o 100 i 150 o bersonau yn marw 
yn ddyddiol o’r clefyd melyn, yn New Orleans. 

Dinas Cuman, yn Ngwcrin-lywodraeth Venezuela. a Iwyr 
ddinystriwyd ar y 15fed o Orphenaf gan ddaeargryn, trwy yr 
hyn y collodd dros 2000 eu bywydau. 


Taliadad o Awst 26 iiyd Mei>i 1. — Caerfyrddin, £6 3s 6c; 
Dinas, I0s; Aberamman, 8s; Georgetown. lôs 2c; l'fynnon- 
Tydfil, 6s 8c; Troedyrhiw, Is 8c (Aw*t 20), a2s; Cwmbach, 
i.T 7s llc. — Cj-fanswm, £9 9s lle. 

*Gwbli.iant Gwallad. — Yn nliud. 118, diangodd “ unigol yn 
ddigynnydd,” yn lle “ unigolyn digynnydd ;” tud. 120, “rbag 
ei gilwg,” yn Ue “rliag ei ehilwg;" 'tud. 121, " Malotrwm,” yn 
Ue “Malstrwra;” tud. 122, “hapusu,” yn lle “hapuso;" a 
“ canys byddai beunydd,” yn lle “ canys felly ni byddai beun- 
ydd ;” tud. 1 24, “ fydd fy ngwaredigion.” yn llc “ fydd fy nghar- 
edigion ;” a“fynuw. Dacaroli yw," yn lle “ fy ntiw daearol 
i, yw;” tud. 125, “mwy creulonacli,” yn lle “ creulonach ;” a 
“gwnai ufTernol,” yn Ue “ gwnai yr uffernol;” tud. 126, “a 
ducddu,” yn lle “ a duedda ;” a “ nid dy waith," yn lle “ nid dy 
wartli ;" tud. 127, “ amlwg i olygon," yn Ue “ amlwg o olygon;” 
ae “ ein holl apêl,” yn lle “ cin apêl ;” a “ serch a'i phleser,”yn 
lle “serch a’i pherson ;” tud. 147, “3s ,‘)c”(mewn rhai coplau), 
yn lle “ 6s 3a” 

$35“ Anfoner pob Uythyron. yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Daois, Printer, Georrjetown, Merthr/r-TÿdJU. 


CYNNWYSIAD. 


Dcrbyniad yr Yhbryd M9 

Cyn-fodoldeb Dyn 153 

Dull i fabwysiadn dyn i Dcyinai» Dduw 155 

Diadem anmhrisiadwy 159 

Hynt yr Eçlwysi 159 

íìwir Faoredd 16t> 

At y Ll>wyddinu a'r Dospartbwyr 162 

Anirywiaethuii, &c 163 


MERTHYR-TYOFIL : 

■ÀRCRAPFWYD A CHYHOEODWTD O \H >. TAYlS, OEORCETOWN. 



UDGORN SEION, 

«BO 

ẃrrrn M ŵiíM. 


Riiif. 11.] MEDI 10, 1353. [CrF. VL 

V PROFEDIGAETIIAU BTCHAIN. 

Ma* y b_V(l yn llawn n broffdlgnfthau mawrinn a bychain, ond 
y rlini inwyaf Uinaog. a'r rliai mwyaf parod i'n hamgylchynu, 
yw y profcdifrnctbau hychain. Mae ilrnion yn fryffreilin yn 
odrych am y rliai mawrion o bell, tra y mno y rhai bychain bob 
amaer wrth en hymyl, icyn eael cu fradad jrniuldynt yn rhy 
ddisylw. Mne cisicu i ni wylio rhng imb profcdigaeth, pn un 
bynag ai mnwr ncu fnch a fyddo; mae profcdigacth feclmn 
mor nlluog i'ji niwcidio ä phrofcdigaeth fawr, n dylem ochelyd 
rliag y naill fcl y llall. Wrth nulio ar hyd heolydd dinns, mae 
mor bcryglus i ni gael ein nlweidio wcithinu trwy sangu ar 
grocn orangt, â phe tnrnwem ein hunain yn crbyn rhyw wrth- 
ddryrh mwy; nc efnllai mai wrtli daro ein troed yn crbyn careg 
fechan, yn y wlad, y cawn y cwymp mwyaf, tra yn edrych 
oddinmgylch am ryw beryglon mwy. Felly y mac gyda y Saint 
yn fynych : trn y maent yn edrych yn mlaen at ryw brofed- 
igaetli fawr n fwriadant ei gwynebu, gorchfygir hwy yn gyntaf 
gan hrofcdigaetliau llawcr llai cu maint, a dichon na ddeua 
y hrofedigaeth fawr byth i’w cyfarfod. 

Mor llcied syild yn ddigon i brofi dyn ! mor rliwydd yw ei 
demtioi Nid oes achos ei gadw incwn anialwch. am ddeugain 
niwrnod heb fwyd, ac yna i ddinfol ddweyd wrtlio am droi y 
- ceryg yn fara. Na, gosodwch ef i eistedd yn olaf wrth firrdd 
Uawn o ddanteithion, ac hwyrach y bydd hyny yn brofedigaeth 
■a cffeithia nrno am flwyddyn. Mor wahanol i’n Harglwydd, 
1 1 [pris 1 g. 



166 


UDCiORM SKIOX. 


yr hwn a roddcs esiampl i ni i’wddilyn: gorchfygodd cf y 
brofedigaeth fwyaf, tra tnae y profedigaeliiau lleiaf yn aml yn 
llethu ei bobl. Oni ddylai y Saint fod ar eu gwyliadwriaeth, 
pan y mae y proledigaethau bychain mor fynyeh yn eu dal? 
Oni ddylent ymdrechu gorchfygu yr oll sydd yu dyfod i’w 
cyfarfod, a pheidio ymollwng i ddim? Ltylent yu ddiau, ond 
myuych yr esgeulusant wnoyd liyuy. Gadawant i’r pethau 
lleiaf eu gwneyd yu anghysurus, ac yn achos i golli Ysbryd 
Ituw i raddau mawr, nes inyned i dywyllwch yn gyflym: ac 
yna cu brodyr a gânt waith mawr i'w hadfcru, a’u dwyn i 
deimladau da. 

Edrychwn ar yrfa y Saint, o'r dydd y deuant i mewn i'r Eg- 
lwys, a gwelwu fel y niaeut yn cael eu trcio gan brofedigaeth- 
au, íe, yn fwyaf cyfl'redin, gan brofudigaethau bycliain. Y mai 
dyn yn cael ei brofi pan yu gweled y byd yu troi eu cefnau 
arno, a’i flryndiau yn troi yu elyuiou iddo, ar y pryd y byildo 
yn dyfod i Deyrnas Dduw, a pbau y byddo yn umddifad o un 
dystiolaeth. Wedi liyny y mae yn cael ei brofl drachefn wrth 
gacl ei ddysgu yn mhob peth a orchymynodd Crist, ac wrtb 
gael ei erlid gau y byd. l’rofir ef liefjd trwy wuled ambell i 
frawd gau yn trui ei gefu ar yr eglwys, neu efullai trwy fod un 
o’i ben elynion yu eael ei ícdyddio er dyfod yn lrawd iddo. 
Weithiau tenitir ef i fcddwl lbd ei lywydd yn ei gcryddu yn 
gyliocddus, a’i íod am ci ddarostwag ; ac efc a demtir draehefn 
i feddwl, oblegid y gali ddarileu ae ysgrifeuu, ei l'od gystal gwr 
à’i lywydd, ae nud ocs achos iddo ddyoddef dim yn hwy. 
I3ryd arall, mae dyn yn cael ci brofi trwy íod arall yn cacl ei 
alw yn swyddog o’i flaen ef, ac yutau yn lienach yn yr cglwys; 
arweinir ef i gredu fod y liywydd yn bleidiol, ac nad ues cyf- 
iawnder ynddo. Mae cyfnewidiudau fclly y n efleithio yn fawr 
iawn ar lawer un, ond y mae rhai yn weU i orchfygu profedig- 
aethau nâ’u gilydd, ac feUy yn gadarnach rhyfelwyryn myddin 
Iesu: ac er nad yw profedigaelhau feily ond rliai Ued fychaiu, 
etfo y maent yn gorchfygu Uaweroedd. Temtir dyn weiüûau 
oblegid na chaiff bregethu, a pliryd arall temtir ef trwy gcisio 
gfmddo i bregetliu. Temtir rhai am na chânt bregethu yn olaf, 
ac am y mcddyliaut y gwneir gormod o barch i eroiU, ar gost 
eu darostwng hwy. Temtir ereill oblegid y meddyliant cu bod 
yu cael aros yn ddiaconiaid neu ddysgawdwyr yn rby hir, a'u 


I.UGUH.S fcEIuN. 


ig r 

Vxl yn deilyngach o swydil uwcli nâ rhywun newydd ei fed- 
ydi'.io. Mac rhai draclicfn yn cacl eu tcmtio, o hcrwydd na 
clinnt fod yn Hywyddion, a liwytliau wedi bod mor hir yn yr 
cgiwys; tra mac ercill yn cud cu tenitio i roddi eu Uywydd- 
iaeth i fyny. Gwclwn fod y profc liguetliau bychain braidd 
yn aneirif, ac y nmc rliai o lionynt yn cyfarfod n jiliob dyu, ac 
â jihob dyncs hcfyd, canys nid y’m i fcddwl fod y cbwiorydd 
yn cad cu gadncl yn nmddifnd. Macnt hwythau hcfyd yn 
cyfurfod n lltiocdd o brufedignethau bychnin, fcl y brodyr; ac 
y niae gnnddynt i'w gorchfygu ncu ymoUwng iddynt, incgys 
hwythau. 

Mac yn ddyledswydd ar yr holl Saint i wrthwyncbu pob 
profcdigacth ar y pryd y byddo yu ymgynnyg iddynt, n phcidio 
rhoddi fTordd iddi am fynyd ; canys y neb a roddu llbrdd iddi, 
a orfodir i roddi fliirdd i lawer o brofcdigacthnu creill. Ystyried 
jiob un fod jirofcdigncthau yn burod i’w niugylchynu bob dydd 
a pliob awr, ac y dylai wcddio forcu a hwyr, a pliob ainecr cyf- 
lcus arall, nm ncrth i orchfygu pob tcuitasiwn a ddclo. Nid 
gwcddio aui i brofcdigacthau bcidio dyfod a ddylcm, oblcgid y 
iuuc yn dda i ni eu bod; eitlir gwcddio am i ni gael digon o 
ncrth a doctliincb i’w gorchfygu. Cadwn cin golwg yn fwy nr 
y jirofcdignctlinu bychain, ac ni a fyddwn yn orehfygwyr ar yr 
Itoll brofcdigacthau a dduw i’n cyfarfod; canys os gofalwn ni 
uni y profedigacthau bychain, mae yn ddiau y gofula I)uw 
gyda ni uni y prufedigacthau mawrion. I’a amlaf y gwedd- 
iwn ar Dduw nni ncrth i orchfygu jirofcdigaetliau, mwyaf i 
gyd o nerth a gawn, u mwyaf i gyd y mcddyliwn ninuau am y 
profedigocthau, y deuwn i’w hadnabod, ac y gwyUwn rhag- 
ddynt. Mae y dyn sydd yn gweddio yn íynych, yn profi ei fod 
yn gwylio hofyd, oblcgid y mae ci weddiau yn dwyn liyny yn 
barhaus ar ci gof: feUy, uid yw y dyn liwnw yn cael ei ddal 
gan dcmtasiynau, gan ei fod yn cu gorchfygu fcl y byddont yn 
dyfod o’i flacn. Mac o bwys i bawb weddio, ynte, a liyny 
bob dydd yn ci ddydd; gwnawn ein dyledswydd yn dda hedd- 
yw. a bydd gobaitli y gwnawn yr un fath y fory : ond os meth- 
wn heddyw, mae yn cdrych yn dywyU am y fory. 

Bydded i'r sylwadau blaenorol dueddu pawb i wneuthur yjn- 
drech deg er gorehfygu yr hoU brofedigaetliau bychain a 
mawrion a ddelo i’w eyíarfod, yn yr amser presennol, ac ya yr 



168 


tTDGOny PF.ioy. 


amscr dyfodol hcfyd. Ccir llawcro brofcdigaettiau newyddion 
yn barhaus, ac nid yw yn debyg y darfyddant byd ncs y bydd- 
om oll wedi ein perfleithio drwyddynt. Gan hyny, byddwn 
barod i’w cyfarfod, ac ni orchfygir neb o honom, tra y parhawn 
i wneutliur ein goreu ; ond cawn y plescr o fod yn fuddugol- 
iaetliwyr arnynt olL 


liRF.UDDWYDION, GWELEDIGAETIIAU, TAI'- 
ODAU, & c. 

Braint ogoneddus o eiddo Saint Duw yn mhob oes, yw derbyn 
gwybodaeth ac hysbysiactli oddiwrth Dduw, trwy frcuddwyd- 
ion, gweledigaethau, tafodau, &c. Y Saint gynt a ddcrbynicnt 
hysbysiaetli trwy y cyfryngau hyn. Yr oedd prophwydi a 
chyfiawnion yn ccislo hysbysiaeth o’r bydoedd tragywyddol, a 
thrwy frcuddwydion a gwelcdigacthau y nos, a thrwy dywallt- 
iad yr Ysbryd Glân, yr oeddgolygfcyddymynedoLy prcscnnol, 
a’r dyfodol yn cacl eu dangos iddynt ; eu rneddyliau a ordiiid 
gan ogoniant ac ardderchogrwydd gwir hanfodau tragywyddol; 
a chawsent eu sirioli, eu hadnewyddu, eu nerthu, a’u parotoi 
gogyfer â dygwyddiadau bywyd. 

Pa un a yw dynoiryw yn ymwybodus o’r pcth ncu beidio, 
etto y mae yn wir fod y doniau a’r bendithion hyn — y cyfryng- 
au liyn o addysg, ac o gyfrinach â phreswylwyr bydoedd ercill, 
wedi eu pcnodi gan Dduw cr lles y rhai a ddymunant gael eu 
dysgu ganddo Ef. Ac er fod mwyrif o ddynolryw yn gwatwar 
pethau felly, etto y mae yn ysgrifcnedig mai yn V “ dyddiau 
diweddaf” liyn ag yr ydym yn byw ynddynt, nad yw dynion i 
gael eu nacâu neu eu hamddifadu o’r bendithion hyn, lle yr 
ymofynir am danynt gyda gwir ddymuniad i ddysgu pcthau 
Duw. Mae Joel, wrth lefaru am yr amseroedd diweddaf, yn 
dadgan yn eglur, “ A bydd ar ol hyny, y tywalltaf fy Ysbryd 
ar bob cnawd, a’cli meibion a’ch merched a brophwydant, eicli 
henuriaid a welant frcuddwydion, eich gwyr ieuainc a welant 
wcledigaetliau ; ac ar y gweision hefyd ac ar y morwynion y 
tywalltaf fy Ysbryd yn y dyddiau liyny?” A miloedd o Saint 
a allant dystioliaethu fod yr Ysbryd hwnw yn cael ei dywallt 
allan, a böd breuddwydion a gweledigaethau, tafodau a p'iro- 



l'DOOltN ätloN. 


169 

t>)iwydolia«thau, yn awr yn catl cu rliodiiii blant dynion, gan 
ngor i’w golygou waitli gogoncddus I)uw yn yr oruchwyliacth 
hon, a dysgu y uicddwl nicwn egwyddorion ag y collwyd golwg 
arnynt yn hir gan fcibion dynion. Tuedda hyn i beri i’r enoid 
orfuleddu, a tlialu diolchgarwch i'r Ydwüf mawr, am y 
tnynegiodau ncwyddion hyn o'i drugarcdd tuag at waith ei 
ddwylaw. 

Trwy frcuddwydior. a gweledigacthau y dangoswyd i Joseph 
ei ddyrchatiad ci hun a'r agwedd ddarostyngedig â pha un y 
cyflwynai tŷ ei dad eu hunain gcr ei fron, er ei fod ar yr arnser 
y cafodd ei freuddwyd yn cacl ei gasàu gan ei frodyr, ac ar ol 
hyny ei wertliu ganddynt i gaethiwcd. Daniel, mewn gweled- 
igacthau y nos, a gafodd wcdi cudndblygu i'w olwg, ddygwydd- 
iadau gogoncddus y dyfodol — cyfodiad a chwyuip tcyrnasocdd, 
ac crlidigacth a buddugoliaeth olaf Saint y Goruchaf. Trwy 
wclcdigaeth y dangoswyd i Kzecid adfy wind yr esgyrn sychion. 
neu, mewn geiriau ereill, yr ndfcriad i ffafr yr Arglwydd, a’r 
adgyfodiad, o lioll dŷ Isracl, ac hcfyd ddyfodiad allan brcn 
Ephraini yn y dyddiau diwcddaf, a'i undeb â phren Judah, a'r 
dylanwad a gai yr undeb hwn er troi calonau y plant at wyb- 
odaetli o'u cyndeidiau. Trwy freuddwydion yr achubwyd y 
plentyu Iesu rhag ciddigedd enbyd Ilerod. Trwy weledigaeth 
y dangoswyd i Pedr fod y Cenedloedd yn gystal â'r Iuddewon 
yn meddu liawl i fcndithion yr Efengyl. Trwy weledigaeth y 
cafudd I’aul ei hyfforddi, tra yn liwyiio tua Iíhufain, na chai 
cfe a'i gymdeithion eu Uyncu gan dònau digllawn yr eigion 
mawr; a thrwy weledigaeth hefyd y dadguddiwyd i’w ddeall- 
twriaeth ogoniantau arddercliog y drydedd ncf. Trwy weled- 
igacth yr agorwyd yr oruchwyliaeth ddiweddaf hon, a thrwy 
yr un cyfrwng y syllodd y Prophwyd Joseph ar ogouiantau 
annhraetha>lwy y bydoedd nefol, daearol, a than-ddaearoL Ond 
ni chaniatâ amser a lle i ni fynegi am freuddwydion a gweled- 
igocthau Lelii, Nephi, Alma, brawd Jared, ac Apostolion ac 
Ilenuriaid yr oruchwyliaeth ddiweddaf hon. Mae llawer o 
wcledigacthau a breuddwydion y gwyr teilwng hyn i’w cael yn 
awr yn ysgrifenedig mewn llyfrau, oddiwrth pa rai y gall 
ein darllenwyr, wrth eu pleser, ddysgu llawer o bethau yn 
mhellach. 

A ddylid ymofyn am weledigaethau, breuddwydion, tafodau, 


170 


ITDGOllS SEIOII. 


Síc., gan y Snint yn broscnnol? llylid yn ddian. Fc ddylai y 
Saint ymdrccliu yn dacr am y pctliau hyn, cithr y mae eUien 
bod yn ddocth. Mae y doniau liyn o eiddo Duw yn foddion 
gwerthfawr cr addysgu. Bwriadwyd hwynt, nc y rnaent yn 
gyfaddascdig, i brofl yn fendithion o radd uchelach nag y inaa 
dynion yn naturiol yn chwannog i pcisio am danynt. Eithr y 
mae pob bendithiön, mawrion ncu fychain, yn cacl eu dilyn yn 
ddieithriad gan faglau cyfcrbyniol, ain ba rai gwnai y Saint y n 
dda i gymrtieryd gofal. 

l’an fyddo bcndithion yn cacl cn tywallt mcwn modd neill- 
duol ar ryw bobl, mac y bobl hyny, os na fyddant yn dra gof- 
alus, yn agorcd i ymchwyddo yn en calonau, ac i golli yr 
ysbryd hwnw o ostyngciddrwydd a cbyssondcb a ddylai fod 
bob amser yn nodwcddu Saint l)uw. Mae yn cithaf gwir fod y 
ncfbcdd yn llawn bcndithion, a'r TToll illuoç yn wastadol yn 
barod i’w cyfranu i’r personau a’u ceisiant ganddo, etto ma« 
ltuocdd o ddynolryw yn anmhanwl i'w dcrbyn. Pe cyfrenid 
Iwndithion pcnodol i bobl nad ydynt yn barod i'w derhyn, ac nad 
allcnt en gwerthfawrogi yn ddigonol er cu cynihy wso gyda bam 
a doethineb at ‘a'ingylchiadau bywyd, mcddyliau y fath bobl a 
orbwysid yn fuan, cu sefydlogrwydd a fcthai, a hwy a ddenent 
vrv anghymhwys gogyfer â’u ilyledswyddau arferol. Mcwn am- 
gylchiadau fclly.Tii fyddai y bcndithion a roddid yn profl yn 
fendithion mewn gwirioncdd, eithr yn felldithion ; ac, yn lle 
bod yn ofTerynau er acliub y dcrbynwyr, byddent yn oflerynau 
i’w condcmnio. Dyweilodd yr lcsu wrth ei ddyscyblion — " Na 
roddwch y peth sydd santaidd i'r cwn, ac na thaflwch eich 
gcmau o flacn y moch; rliag iddynt cu sathru dan cu trned, a 
throi a’ch rhwygo chwi.” Mae y eynghor dammegol hwn yn 
cgluro y tcbygolrwydd a fodola o fod dynion yn eamddefnyddio 
y bcndithion nad ydynt hwy yn allung i'w gwerthfawrogi, ac 
nid yn unig y bcndithion, eithr cyfranwr y bcndithion hefyd. 
Panl a gydnabydda y perygl o fod dyn yn ymddyrchafu yn ei 
galon, o herwydd y bcndithion a dywulltwyd amo — “ Ac fel 
na'm tra-dyrchafcr gan odidogrwydd y dailguddiedigaethau. 
rhoddwyd i mi swmbwl yn y cnawd, cenad Satan, i’m cemodio, 
fel na’m tra-dyrchefid.” 

Er mai braint a hawl yr holl Saint yw dcrbyn gwybodaeth 
trwy freuddwydion, gweledigaethau, tafodau. &c., etto dylai 



t’PCORH REUTÜ. 


17 » 

fo.) y cyfrrw wyboiJnctli o’r nodwcdilÍRd hwnw np> a fyddo yn 
addynsindol, ac n leilnd.il, rc yn cyfnddn» ncillduol i amgylch- 
ÌRdnu y derhyniwr. Er fml pRn Snnt h»wl i ddcrbyn dndgudd- 
iadnu. trwy frcuddwyd ncil wch.nligncth, cr ei hyflbrddlnd ci 
hun yn njrhyflnwniid dylcd»wyddnu n borthynnnt yn ncillduol 
i’w gylch ci hun, etto nid ocn gan ncb Sant linwl i dilcrbyn 
diidcuddindau cr nrwnin, ncu lywodrncthu, ncu pyfarwyddo, 
-nymiulindnu y rhni hyny atj ydynt yn uwch mcwn nwdurdod 
nnp cf u> hun. l’e hunimi liyn yn panintuul, bunn y dcuai 
diwcild nr boh tn'fn yn Nhcyrnn» Dilu», n chymmysgcdd god- 
'idog ncctarfncth n amlygid, yr hyn a syfrdanai fcddylinu y rhai 
■oncnt cu cnlon. Mnc gnn Itrighnm Yonng yr hnwl i ddcrbyn 
gwybodaoth trwy frcnddwyd, gwclrdigscth, Ac., er ei ddysgu 
cf y.n nylcduwyddnu pwynig et nlwudignctli uchcl, ac cr nrwnin 
holl I'.glwys Criít nr y ddncnr. Eitbr nid ocn gnn un dyn arall 
nr y ddncar vr hnwl i ddcrbyn ibulgiiddindau er hyffbrddi Brig- 
hnm Young. pn hetli n ddysga, n plin fodd y gwoithrcda. Mac 
gnn Lywydd C’enndincth hnwl i gncl hrcuddwydion n gwclcd- 
igncthnu cr ci ddysgu yn nyledswyddau ei (ìenadinclh, citlir 
nid ocs gnn un dyn o dnn ci ofnl yr hawl i gacl breuddwydion n 
gwclcdignctlinu cr liyfliinldi Llywydd y Cìcnndincth. Mnc gnn 
l.ywydd Cynnndledd hnwl i gncl hreuddwydion neu wcledig- 
ncthnu cr ci ddysgu yn ei dylcdswyddnu, cithr nid oes gnn uu 
dyn o dnn y Idywydd nnrhyw hawl i gacl brcuddwydion neu 
wclciligncthnu er liyflorddi ci Lywydd. Mac gan Lywydd 
Cangcn hnwl i gncl breuddwydion neu welcdigaethau cr ci 
ddysgu yn ci ddyledswyddau, cithr nid oos liawl gan unrhyw 
aclmi arnll o’r Gnngen liono i’w hyflorddi cf trwy dderbyu 
brcuddwyd, ncu wclcdigactli, neu y ddawn o dafodau. Mac 
gnn dnd teulu vr hawl i ddcrbyn dndguddiadau or ei addysgu 
cf i gyfarwyddo n llywodraethau oi deulu, eithr nid oes gan 
wraig, na neb o blnnt y dyn hwnw, liawl i’w byfforddi cf yn 
nghylch cyfnrwyddiad a llywodrncthind ei deulu. Mae gan y 
wraig ncu y plnnt yr liawl i gaol breuddwydion neu weledig- 
acthnu er eu hnddysg n'u llcshad cu hunnin. Medda pob dyn 
n dyncs yrliawl i gncl brcuddwydion. gwclcdigaetliau, tafodau. 
cyflcithiadau, a chynnifor o ddoniau yr Yshryd ag y gallo ef 
neu hi gnel er eu haddysgpersonol, eithr nid ocshawlgnn un dyn 
aa dyues i dderbyn y pctliau liyn er hyffbrddi y sawl a fyddo 



172 


t’DGOR.N b£IOH. 


wedi eu gosod drosto ef neu liitliuu yn yr Arglwydd. Ac « 
ddylai dynion, yn dal Llywyddiaeth gyfrifol, gymmeryd eu 
dylauwadu yn nghyflawniad eu dyledswyddau, gan freuddwyd- 
ion, tafodau, a gweledigaethau, yn cael eu rhoddi trwy yr 
aelodau dros ba rai y llywyddant. Nid yw yr Arglwydd yn 
camu allan o drefn ei Ueyrnas, i ddadguddio i Lywydd ddyl- 
edswyddau pwysig, trwy aelod, os bydd y Llywydd hwnw yn 
anrhydeddu ei swydd, ddim mwy nag y gwna i ddwfr redgg yu 
naturiol i ben mynydd. Pan fyddo gan Lywydd fwy o ym- 
ddiried mewn hysbysiadau a dderbynir trwy y rhai y dylai ofa 
eu dysgu, nag yn ei allu ei hun i’w cael trwy rinwedd ei 
swydd, y mae yn aumharchu ei alwediguoth, ac oglur yw ei fod 
wedi colli ei hysbryd cyn belled ag i beidioymddiriedynyr Ar- 
glwydd. Pan fyddo felly, yr Arglwydd yn fuan a adawa y 
dyn bwnw i’w nerth ei hunan, fel yr eglurer ei ffolineb trwy 
ei fod yn treiglo i’r flbs ei hun, ac efallai gyda rhai o'r sawl a 
arweiniai. Mae gwybodaeth yn dda, o ba flynnonell bynag y 
delo; eithr pan edrycho dyn i warred am oleuni, rhaid iddo 
feddu nerth golygon yn ddigonol i edrych i./ỳny, a pheido gad- 
ael i’r pelydrau oddisod wrthsafyll dylauwad y rhai oddi uchod. 
onidc ei oleuni a dry yn dywyllwch. 

Ni a annogem y Saiut i feithnn doniau ac eglurhad yr Ys- 
bryd, canys fe all pob Sant dderbyn eglurhad “er lleshad.”' 
Eithr dylai doethineb gael ei arferyd bob amser wrth ddef- 
nyddio y doniau hyn, neu fe ga yr Ysbryd ei dristàu, ac efe a 
ymadawa, gan adael y rliai a’i mcddianneDt, yn ysglyfaeth i 
“ arwyddion a rhyfeddodau gau” yr hwn, megys liew rhuadwy. 
sydd yn rhodio oddiamgylch, gan geisio y ncb a allo ei lyncu. 
l)ylai y Saint geisio ymburo gerbron yr Arglwydd, a bod yn 
barod gogyfer â dadguddiadau y wybodaeth a’r gogoniaut ag 
sydd i ddyfod, fel na chaffont eu tra dyrchafu yn nydd llwydd- 
iant trwy y bendithion a dderbyniant, na mcthu yn eu calonau 
yn nydd drygfyd trwy eu gwendid, a’r defnydd annoeth y 
gallent fod wedi eu temtio i wneyd o eglurhad yr Ysbryd 
Glàn. Nid yw doniau I)uw yn cael eu cyfranu i ddynion er 
mwyn gwag ymffrost, neu wrthryfel, neu er tra-arglwyddiaethu 
dros etifeddiaeth Duw, eithr yn neillduol er Ueshad, addysg, 
adeiladaeth, a chadarnliad yn y ffydd.y cyfryw a’u derbyniant,. 
fel y byddo yr Offeiriadaeth.yn cael ci chyflawa gynnysgaetiut 



BDr.ORM *EIOM. 


17S 


»t bob Rwoitlircd ddu, fel y palluogcr y Saint i orclifygn, a 
pharliau liyd y diwcdd. Uylai y doniau, ynghyd i’r rliai a'u 
barfcraut, fod laib amscr yn ddarostyngedig i'r gallu Uyw- 
yddoL — O’r “ Slar." 


G L E N D I D. 

1’r ydyni wedi bod yn rhoddi cynghorioii ar y pwnc ucliod o'r 
bliu n, a darfu i lawcr o'r Saint ddiwygio yn fawr trwy hyny. 
Ond ofnwn fod llawer wcdi anghodo crbyn hyn, a bod cisicu cu 
'cynliyrfu o’r ncwydd. Yr ydym yn crcdu fod Duw yn hoHi 
glcndid; a gwyddom ei fod yn gorchymyn gwneuthur pol> 
pctli nicwn glanwcithdra gcr ci fron. Nid ydyni yn crcdu fixl 
yr Yabryd Cìlán yn liofli trigo nicwn tai hryntion. Yr ydym 
yn ei ystyricd yn ddylcdswydd ncillduol ar yr holl swydd- 
ogion, pan yn ymwclcd á'r Saint, i ddysgu glcndid iddynt, 
canys y tnac hyny inor anghcnrhcidiol & dysgu gwcddio. Nid 
yn uuig dysgu iddynt gadw eu tai yn làn, ond liefyd cu cyrfl 
a’u dillad. Bydded i'r llcnuriaid a'r Oflciriaid licfyd gym- 
meryd cynghor i gadw eu hunain yn lán i ddyfod i’r cyl'arfod- 
ydd, rhag ofn iddynt gacl cu gulw yn ndaen i dori bara, a'u 
dwylaw hwythau yu fryntion. Nid yw yn rhyfcdd lbd y 
chwiorydd yn ccintach wrtli weled swyddwyr â’u dwylaw yr» 
fryntion yn tori bara ar y Sabbotb. 

W. S. PuiLurs. 


IIYNT Y'R EGLWYSI. 

DERnrMAis lythyr oddiwrth y brawd Richard Roberts, Llyw- 
ydd Cynnadledil DylTryn Conwy, yn hysbysu fod y gwaith yn 
myncd yn mlacii yn hwylus iawn, ac argoclion mawr am fcd- 
yddio dynion cyfrifol. Mac amryw brcgcthwyr yn credu, a dys- 
gwylir iddynt ufyddhau yn fuan. 

Ilysbysir gan T. Jeremy iddo dderbyn Uythyr oddiwrth 
Lywydd Cynnadlcdd Llanclli, yu hysbysu fod llwyddiant cyff- 
rcdinol trwy y gynuadlcdd hono, a bod ymdrech mawr yn cael 
ci wneuthur er tacnu yr cgwyddorion ar hyd y wlad. 

Mae amry w wedi eu bedyddio yn ddiweddar yn Nghaerdyf 
ac argocliou da etto. W. S. Puua.tr». 



174 


CDGORN SE!OX. 


TYSTIOLAETII GAN SECTABIAID. 

Clywsom am gyfarfod ncillduol a gynnaliwyd gan un o cnwad- 
au parclius ein gwlad, a’r pynciau dan sylw ocdd fod “ Mor- 
inoniacth a Phabyddiaeth yn llwyddiannus iawn, iawn yn cin 
gwlad.” “ Bobl anwyl, bctha wnawn?” meddai y gwcinidog, 

“ maant yn sicr o dwyllo pob un nad yw ei cnw yn ysgrifen- 
edig yn llyfr bywyd yr Ocn yn y nefoedd, canys y mae pawb 
sydd â’u henwau yno yn feddianno! ar dystiolaeth." 

Yna dechreuodd pob un trwy y gynnullcidfn holi ci hun a 
oedd tystiolacth ganddo neu beidio, n therfynodd y cyfarfod 
hcb fawr wlith ; nc heblaw hyny fe aeth yn gynhwrf mawr 
tTwy y capel. “A oes gcnyt ti dystiolacth, Morgan?” “Nac 
oes.” “ Beth sydd gcnyt ti. Dafydd?” “ Yr wyf yn grcfyddol 
cnys tua deg mlyncdd ar hugain, ac nid ocs genyf un ctto.” 
“ WeL, dyn a’n hclpo ni,” meddai Morgan; “gadowch i ni 
siarad â Shôn y diacon.” “ Wcl, Shôn bach, beth ydych chwi 
yn fbddwl am dani? A oos genych chwi dystiolaeth?” “Yr 
wyf yn crcdu fod.” “Ond ni tliâl ercdu ddim: mae yn rhaid 
i chwi gael gwybodapth.” “Wel! wel! yr wyf wedi cacl fy 
nhrwblu licno yn fwy nag erioed. Nid wyf fl yn credu fod tyst- 
iolacth gan ein gwcinidog ychwnith; o leiaf, ni chlywais i 
érioed mo hono cf yn sôn dim am dani o’r blaen. Yr oedd yn 
erlid y Saint, am eu bod yn proffesu fod tystiolaeth ganddynt. 
Y'r wyf fl wedi cael fy< nhueddu yn fwy at y Saint heno nag 
crioed o’r blaen ; o herwydd nid oes neb yn proffesu gwybod- 
aeth ond y Saint. Yr wyf yn credu fod gwybodaeth yn ang- 
lionrhcidiol ar bob Cristion: canys y mae gau-brophwydi i 
ddyfod. ac i roddi arwyddion mawrion. Yr wyf fi yn cre<lu 
yn gydwybodol mai y Mormoniaiil ydyw y gwir bropbwydi; a 
phe bai yr eglwys yr un feddwl â mi, cymmercnt eu bedyddio 
vn Formoniaid i gyd. Yr oedd y gweinidog yn y cwrdd 
chwarter diwcddaf yn dweyd yn erbyn tystiolaeth. a rliaid fod 
v cythraul ynddo yn ddweyd y fath beth heno.” “ Dyna 
ddwcyd da,” meddai Morgan. “ Amcn,” meddai Dafydd; “ ond 
gadewcli i ni ymadael, oblcgid y mae yn myned yn hwyr. 
Gosodwn y peth o flaen y cwrdd eglwys ncsaf.” 

Yn awr, dymnnwn roddi cynghor i’r gweinidog. Yr ydym 
jrn credu nad ocs neb wedi flbrffetu ei hawl o fod ei enw yí 


l'IMJOtty SFIOH. 


17 » 

Tíffrlfcnedig yn y nefcedd, ond yr nngylion syrthiodig, »cf y 
drydcdd ran o'r nof. Mac cnwnu y rtmi hyny wedi eu tynu 
nllnn o'r nefoedd ; ond y nino |«ob ysbryd a ddm th, ac n ddaw 
i breewylio mown oorff nr y ddaear yrna, ài cnw yn ysgrifen- 
edigyn y nefoedd; a'r Uwybr i golli y fnwr fraint hon ydyw, 
auufyddhau i'r efongyl drngywyddol. scf yr hon n bregethir cr 
tystiolwth, n'r nrwyddion yn ei chanlyn; ic, >t lion sydd yn 
caol ,. n swuio yn nghlustinu ein cyd-gcnedl, ac a gyhocddir 
gan Saint y Dyddiau Diwcddaf. 

W. S. PniLi.ir». 


CYFLAFAN NAUYOO. 

Tüh— '* Wom»n 

Dbdwtod ddydd, pnn y bydd 
Llwyr ymwnced 
O gncthiwed; 

Yna cawn heddwch llawn, — 

Cawn ein Jubili : 

Hnwdd yw wylo, 
l'an yn coflo 

Y carchnru a'r Uofruddio, 

Fu ar weision 
Brenin-Scion, 

Uut elynion lu. 

O! ddedwydd ddydd, pan y bydd 
Llwyr ym* arcd 
() gaetliiwcd ; 

Y'na cawn heddwch llawn, — 

Cawn cin Jubili; 

Iíuan cawn ein Jubili, 

Bunn cawn ein Jubili. 

Wele gynt, ar eu hynt, 

Bu prophwydi 
Duw’u dirboeni ; 

O dan dracd, yn eu gwaed. 

Gwelwyd plaut y dydd; 

Ilyll drybaeddu, 

Lladd a’llosgi, 

Fu ar ffyddlon weision Iesu ; 

Difa dei'ind 
Ion bendigaid, — 

0! yr olwg brudd! 

O ! ddedwydd ddydd, pan y bydd. &c 



riDOORN SEION. 


Creulon fu’r fyddin 'iclu,* 
l’lant anwitedd, 

Mewn cynddaredd, 

IJifa’r Snirit, yn ddifraint, 

Fynent idd eu rtian. 

Meuíydd gwynion, 

Drow’d yn gocliion, 

Lliwiwyd rliai’n â gwaed merthyronj 
Trais yn blwddio, 

Swn liabyddio, 

Gly wid yn mhob uian ! 

O! ddedwydd ddydd, pan y bydd, &c. 
lllinois, ble y ffoi 

lüiag díaledd 
Duw’r gwirionedd? 

Byddi’n sarn, daw dy farn, 

Fel trochionawg Ii. 

Cartliagc auwar, 

Ilyll ily garchar, 

Dydd dy ddifrod dilaw yn gynnar ; 
Gwaed propìiwydi 
Sydd yn gwaeddi 
Dîal arnat ti. 

O! ddedwydd ddydd, pan y bydd, &c. 
Teml làn, draw ar dàn, 

Adeiladau 
Yn garneddau; 

Teulu’r Oen, mewn du boen, 

Fethrid ar bob cam ; 

Welc’r weddw 
Draw yn welw, 

A'r anuidifad bach yn marw ! 
l’lentyn sugno 
Wedi gwywo, 

Rhwng oer freicliiau ’i fam ! 

O! ddedwydd ddydd, pan y bydd, &c. 
Troes y rhod, canwn glod 
I’r Jehofah, — 

Cawn ddihangfa ; 

LSabel gau, daw yn glau, 

Dydd ei chodwm mawrj 
Nef sy'n gwaeddi, 

Duw’n cyhoeddi, 

“ Dial, dîal deued iddi. 

Saint deyrnasant 
(Seinier moliant)' 

Dros y ddaear lawr.” 

O! ddedwydd ddydd, pati y bydd, &c 
* Mob, paiuted black. 


rDOORN SF.IOîí. 


177 


l’rydnin fnwr, Ririlia 'nawr, 

Hluig it’ wrtluwi 
Guir y Cymmod; 

Cwyd dy lef fry i'r nef, 

' Am drugnredil gu: 

(>• gwrthodi 
'K gcnadwri, 

Ddaetli n bywyd newydd ini, 

Mewn dialedd 
Diymgeledd, 

Bydii dy dynghed di. 

O! ddedwydd ddydd, p.in y bydd, &c. 

IJr tcüi. DeWI ELrRI». 


AT LYWYDDION Y CYYN’ADLF.DDAU A'I! DOS 
PAHTIIWYH. 

Y n ydwyf yn sylwi fod llai o daliadau am lyfrau Cymteig a 
Seisnig bob wythnoa. Frodyr, lieth ydyw yr aclio»? Y niao 
hvn yn licth o bwys; ngorwch eicli llygaid, ac cdrychwcli i 
niewn i hyn. Ni ddylai dyledswyddau mor neillduol â hyn 
gnel cu hesgeuluso: dylai llywyddion y cangenau sylwi ar 
hyn hefyd. ac edrych ar ol eu dosparthwyr, a rhoddi cynghor- 
ion parhaus yn eu cynghornu a'u cyfarfodydd ; ac ni ellir 
defnyddio cynghorau a chyfarfodydil at well gerasanaeth, nâ 
dysgu y Saint i dalu cu dyledion, eu degymau, yngliyd n gwa- 
hanol betliau ereiU er cario gwaith Duw yn mlaen. Frodyr, 
peidiwch ag ofni dysgu petliau ag sydd yn iawu i’r Saint ; a 
byddcd i chwi deimlo fy mod i yn dweyd wrtliych mewn ffydd. 
Dysgwyliaf arian y Doml i mewn crbyn diwcdd y mis liwn, 
sef rhan o honynt o leiaf, os na ellir eu talu oll. 

Byddcd i Dduw cich bendithio chwi ag ysbryd eich swydd- 
au, i wneuthur pob peth yn iawn. 

W. S. Phillit». 


HIHAETII Y BARDD AM SEION. 

nuiAETnrs wyf bob nos a dydd, 

Am gael o Babel fod yn rhydd, 

A derbyn fy nghynnysgaeth wiw, 

O fewn i Deml santaidd Duw. 



I7S 


t’l>OOBS *EIOK. 


Ni» lai tra ar fy nimitli 

Na cliolli deigryn lawer ijwaith, 

O gariad aty tculu mád, 

Sydd draw yn Seion — liyfryd wlud. 

Fcl alltud wyf yn tnhcU o dref, 

Mewn Roljaith cryf dyrcliafaf lef; 

Ncu blcntyn mwyn roewn anial wlad, 

A’i gri yn daer am dý ei l)ad. 

’Run niodd yn nghanol (tormes byd. 

A tfuu-fawreddau hwn i (fj'd; 

Af Sâion a’i ifogoniant hi. 

Y chwydda gerch fy nghalon i. 

Ni welaf yroa i fy rlian, 

Un ardal dcg — un dedwydd fan. 

I'm Rolwg i ond yn ddiin gwerlli. 

Yn nghanol dadwrdd Uabel gerth. 

O wlad fy nhadau ’rwyf atn Bbi 
lleb ragor ynddi o ymdroi, 

Nes dél y dydd o uchel fri, 

Uaw cyfnod ci hadferiad hi. 

jFy ngiiadarn Iór, af yn dy nerth. 

Er corwynt eTyf, a’r cefnfor ccrth, 

A beiddiaf yinchwydd gwyllt V dùn 
Gan frysio draw á'm gwedd yn llon. 

O Seion, Seion arnat ti, 

Mae ’mryd yn rhedeg fel y lli; 

’Does dirn is haul ond mwyniant hon. 

A leinw sercli fy mynwes lon. 

0 brysicd, brysied toriad gwawr. 

I'ni rhoi yn rliydd o'r cystudd raawr, 

1 licddwcli dwys o faith barhad, 

’Nol gorphen gwaith fy Nefol l)ad. 

Manelti. Dewi Elfed. 


AMIiYWIAETHAU, &c. 

Electric Gas. — Mae yr ymbrawf o oleuo Lluiulain ag elec- 
tric gas, yr hwn a geir trwy ddadgyfansoddiad ilwfr, ac yn 
gymhwysiadol licfyd at wresogi, ac fcl gallu syinudol. ar hamier 
cost y gas arferol; gyda gallu goleuol cyfartal, yn ddi-drystiol, 
dbirogl, ac yn rhydd oddiwrtli fwg, — ynghylch cael ci dreio ar 
ddull cang; ac os dygwyddâ i lwyddo, dywedir y gwna y pib- 
ellau a’r lampau presennul y tro, lieb aclios eu newîd. 


MlfiORN HCION. 


179 


Y 0« iitnuri m.w» r CuiMAiiin — Mrp plniil o wrthryfelwyr 
wt.li cyfuditry» blynyiiduu U-llucli yu Cliina, ncy uu.cnt wcdi 
cyiiuyildu mur üyflym ncs y iuucnt yn brewnnol wedi tynu 
»y|w yr liull fyd. ltlacnorir liwy gan licnncth o’r cnw Lo,yr 
liwn, ynghyd n'r lioll wrtliryfclwyr, ydynt yn fnth o Grintion- 
ogion ; »c"hy>by«« y ncwydi'lnduron cu bod yn gorchfygu y 
ITordd yr clolit, u IhÜI tcinilnd y wl»d yn (tylîrcilinol o'u jiluid. 
Mnc llilocdd yr auilicrodracth yn porfud rhoi dinnsocdd niawr- 
ion i fyny iddynt yn bnrhaun ; n chrcdwn nn fyddant ncnmwr 
o anitcr cyn cnnlll yr holl wlad, ac ail-»cfydlu y llinach cyf- 
rcithlawn »r yr owcdd amhorodraethol, yr hyn »ydd yn un o 
achuüiun y pwrthryfcl. Macnt hcfyd yn yinosod i ddinystrio 
yr lioll dddwau o'r wlad, ac i «cfydlu ('ristionopaeth yn llc y 
prcfydd arall. C’rcdant fod cytlawndcr o'u tu, a bod l)uw 
yn cydwcithio à hwynt. Dywcdir nad ydynt yn ynioiiod ar 
ttnrhyw lc, hcb pacl awgry-miad pan Dtluw yn gyntaf i wneyd 
liyny ; a cliyfrifant Gristionogion o wlcdydd ercill yn frodyr 
iddynt— Moddylîwn fod Duw fel hyn wedi agoryil drws llcd y 
pen i'w gcnndon, er myned â’r Efengyl dragywyddol i'r miliynau 
a brcswyliaut y u y w hid dy wdl hono, a bod dydd ur wawrio yn 
cu plitli. 

OEIIÍUC LLTUUEMO. 

At awdwr Goiriadur acth gwraig o’i gydnaliod, 
ünn dilwcyd, “ ’ltwyf yn caru cicli Uyfr yn hynod.” 

“ l’a bctli yw oich rhesu m?” gofynai’r boncddig. 

“ t ), ani nad oea ynddo ddim gciriau llygredig.” 

A’r awdwr ddywc<lai. “ ’Hwy’n dcall cich hdynt, 

Chwi fuocli yn chwUio yn ddyful aui dnuyut.” T. II. 

Titot o’u Gwely.— Yn mhlith y.pcthau cywrain yn Apsley 
llousc y niae gwdy plyg, yn yr hwn y cyigai Dug Wdlington. 
Hliyw ’wr boncddig a'i trwdodd, a ddy wcdodd, “ Y mac mor 
gul, fd nad ocs dim Ue i droi ynddo.’ “Troi ynddo!” ebe ci 
lladlonrwydd; “ pan ddcchrcuo dyn tlroi mcwn gwcly, mac yn 
bryd iddo droi o hono." 

ESGLYÎi SEISNIG. 

My gout is about — most bittcr, — tcaring 
My tocs likc a tiger; 

Its anguish, and its angc-r, 

And kecn bitc,— who it can bcar. c. 

Gwlaii o Ryiimd.— I’ apyr Amcricanaidd, pan yn llefaru 
am oerfclgarwch y tywydd, a ddywed — “ Ki feddwn ni wres- 
fcsurydd yn y drcf hon; feUy y mac yn myned cyn oered ag 
y myno.” 

Y Chiniaid a dybiant fod cnaid prydydd yn myned i geiliog 
y rhcdyu, o herwydd y caua hyd nes y newyno. 



ÌSO 


rnCOBS REIOH. 


Os bydilwn rn pyfortlioj;, mao yn liawdd cnddio ein polndi 
eithr os liyddwn yn dlawd, nid yw lmwdd i guddio oin tlodi. 
Mac yn rhwyddacli cuddio niil o bunnau nag un twll yn ein 

cochl. 

“A LAnnwyD Cadben Cook arci fordaith pyntnf ?” cbe hnn- 
an-ddnetliyn ar giniaw wrth Sidncy Smith. “Crcdaf niai do." 
cbe yntau, “cithr na sylwoddcfc lawcr ar hyny. ond iddu fyned 
yn mlaen yn uniongyrchol ar ci ail fordaith." Oa fclly, diau 
mai mewn byd newydd y mordwyodd, a dyfyru* iawn fyddai ci 
hanes! Pwy a'i dyry? 

TAt.nD.in o Medi 2 iiti) Medi R. — Dyffryn Conwy, XI; 
Sir Ddinbych, XI 10 s; Pontytypridd, 10* 4c; Cap Co<di, C«; 
Rymni. 12s; (leorgelown, 5s lc; Mcrthyr, £2 10* — Cjfan- 
swm, £6 i:îs 5 c. 

Ctmmanfaoedd — Cynntdir Cymmnnfa Ddwyrciniol Mor- 
ganwg ar y 25ain o Fedi; Sir Fryclteiniog, ar ys 2il o Hydrcf; 
Sir Fynẁý. ar y 9fed; fîorllcwin Morganwg, ar yr 16eg; I.lan- 
clli, ar y 2.1ain; Caerfyrddin, nr y .tOain; Sir Aherteifl, ar y 
tìfed o Dacliwcdd; Goglcdd l’enfro, ar j’ I3cg; a Deau I’cnfro, 
ar j’r 20fed. 

Y Carol.— Parhawn i werthu y “ Casgl am y prisiau a cn- 
wasom hyd ddiwedd y llwj’ddyn ; ac os bydd rbni yn ngwedd- 
ill heb eu gwerthu y pryd liwnw, byddwn yn debyg iawn o 
godi eu prisiau. 

fjg" Dymnnwn ar y lirodyr sydd ganddynt lyfrau rliwymcd- 
ig yma, i alw am dnnynt mor gynted ag y bo bosibl, onide bj’dd 
raid i ni cu gwcrtliu ar octiwn, cr talu am cu rhwjmiad. 

“T. D.” — Gwell gofyn caniatàd i brcgcthu nllan; canys nid 
yw y drwyddcd yn rhoi hnwl i ncb bregethu llc y myno. 

ifÿ" Anfoner pob llytbyron. yn cynnwys circhion a thaliadau, 
i John Davis , Printcr, Gcorgt tnwn, Merthyr-TydfiL 


Y Prnfedisnnlhtin ItichAin !H5 

r.ri*ii(lilivvilii)n, GweU'digaeihan, Tafoduu, &c If»s 

«tleudid 173 

Hynl yr Ealnryfi 173 

Tys'tiolaeili »»an Si'Ciariaid 174 

CyHatan 175 

Ai Lvn-yddioti v C>iii<anleddaii a'r UosparLhwyr 177 

Hiraeth y lianld am Seion 177 

Aqirywiartlr.nl, &c 173 


MF.RTHYR-TYUFIL : 

ARGRâPFWrD A CB VHOS"DWTD Olil ». 0»r»S, C B f>*C ETO.W N . 


UDGORN SEION, 

«10 

ŵfirn \2 ŵaínt. 

nmr. 13.] M i:i)l 17, 1853 . [Cyf. VL 


CYFAMMODAU— Otni O GYNGHÖR. 

Mae yr Arplwydd wedl n"nr yt orucliwyliaeth fnwr ddiwcddaf 
hon trwy mlforyd y Cyfainmodnu Traitywyddol i ddyn, ac y 
innc ryfammo'l.m yn rnn arhenig o pynUun yr iachawdwriaeth. 
Mac i b«>l» cyfammodau cn rhwyHiedigoctlmu, ac y mne cyf- 
lnwnind flyddlawn o’r rhwyniedigactlmu hyny yn dwyn bcn- 
dithion a gwobrwyon ponodol. F.itlir o’r ochr nrall. pnn dorir 
cyfmnmodau, nc yr anmhcrchir eu rhwynicdigucthau, y mao 
cotpodigaethau, yn gyfartal mcwn mnintioli i nntur n phwyaig- 
rwydd y cyfniuniodau a dorir, yn cael eu gwcinyddu. 

Derhynir bcndithion inchawdwriacth trwy rinwcdd cyfam- 
mod. l’an gyf.immodo dytiion i gadw gorcliymynion Duw, cfe 
:i roddn iddynt o’i Ysbryd; ae wrtli gadu rbwymedigacthaa y 
cyfnnunod hwnw, trwy dderbyn yr ordinhadau, y mae per- 
tbynns o’r cymnieriad mwyuf dyrchnfedig yn cael ei ffurfio. 
< )s yw |>crson yn nnrhydcddu y bertliynas hono fel ag i gael 
bendithion ei gyfnmniod, yr Arglwydd yn funn a ddadguddia 
fcndithion a breintiau mwy, y rhai y gnU y person eu mwynhnu 
yn y tcnlu trwy fyned dan rwymedigwthau çyfammod arall 
yn gyfartal mewn pwysigrwydd i’r anrhydedd a'r ffatr ng sydd 
i’w mwynhnu ; ac nid y w yr egwyddor yn aros yma, eithr y 
mae cyfammod yn dilyn cyfammod, hyd nes y byddo dyn, 
trwy ei ffyddlondeb iddynt, yn dyfod yn un á Mab Duw — yn 
gyd-etifedd i ctifcddiacth y Tad. Yn awr, y mae hyn yn an- 
■rtiydedd mawr, i ddyt’od yn ctifcdd cyfreithlawn i deyrna6- 
12 [pris ly. 



182 


CDGOBN SEIOS. 


oedd, llyH’odracthau, gogoniant, a gallu y Tad. Níd yw yn catì 
ei gyrliacdd mewn diwrncnl, mis, na blwyddyn, ac nid yw y 
bywyd byr hwn yn ddigon cr mcddiannu pob pcth, eithr gcllir 
sicrhau yr hawl iddynt trwy gadw holl gyfummodau yr Offcir- 
iadacth santaidd, ac y maent hwy yn Uawer. Y mae cosp 
hefyd ynglýn û phob cyfammod, ac mcgys ag y mae trugaredd 
a gwobrwyon yn cael cu licnnill trwy eu cadw yn gysscgredig. 
felly y mae cyfiawnder a chosp mor sicr o gacl cu mesur allan 
i’r troseddwr. Y gosp sydd ynglyn à thoriad cin cyfammodau 
cyntaf, yw ymadawiad Ysbryd Duw. Byddai toriad cyfammod- 
au ereill yu gospadwy â marwolaeth a dinystr uniongyrchol yn 
y byd hwn, eithr gan adacl gallu i ddyfod allan yn yr adgyfod- 
iad cyntaf. Ereill o faintioli mwy drachcfn, pe torid hwynt, 
a dynghcdcnt y troseddwr i ddystry w, yn y byd hwn ac yn y byd 
a ddaw ; tra y mac ereill ctto o’r maintioli hwnw, pe torid hwynt, 
nad ocs un brynedigacth yn bod, eithr y mae troscddwyr y fath 
gyfammodau yn myned yn angylion i Ddiafol, ac nis gallant 
liwy fyned lle y mae Duw a Christ yn preswyUo, yn oes oesoedd. 

Y mae ymwneyd â chyfammodau ag sydd mewn rhyw fodd 
yn dal cyssylltiad â'n tynghed dragywyddol, yn fater nid o 
bwys bychan. Mae cyfammotlau a rhwymedigaethau yr Off- 
eiriadaeth santaidd yn dragywyddol yn eu canlyniadau; a 
phan eu gwncir à Duw, ac eu harddelir ganddo Ef, macnt 
nid yn unig yn cael eu gwneyd trwy rinwedd egwyddor dra- 
gywyddol.eithr y maent yn cael eu gwneyd á Bód Tragy wyddol. 

Y niae cyfammodau crcill yn cacl eu gweinyddu gan yr Off- 
ciriadacth hon, yn mha rai yr adnabyddir mai dyn yw y gallu 
uchclaf; tra yn y rhai y cyfeiriwyd atynt yn barod, efe yw yr 
un iselaf, ueu ymddibynol. Y” tuwyaf ei bwys, fe ddichon, o’r 
holl rai hyn yw y cyfammod priodasol. 

Gan nad ydym yma yn bwriadu egluro natur y cyfamraod 
hwnw, digon yw dywedyd, ei fod, mewn egwyddor, yn gym- 
hwys yr un fath â’r rhai hyny a wneir à bodau uwch. Y dyben 
niawr o gymmodi â’r Arglwydd Iesu Grist, yw dyíod yn un ag 
ef, fel y gallo pob un fwynhau yr holl fendithion, breintiau, 
gogoniant, anrhydedd, a gallu, ag a ddichon y naUl ncu’r llall 
fod yn alluog o gyfranu neu dderbyn. Mae undeb y rbywiau^ 
trwy rinwedd y cyfammod priodasol, i’r un dyben a bwriad, ac 
y mae yn rhoi hawl i’r naill i lioll fendkhion, gogoniant, llyw- 



CbGORS ÄEIOW 


183 


odractli, a (jallu ag a all (ldcülio oddiwrtl' y liili, ncu yr byn a 
ult dyfu allan o’r uudcb. Tnry rinwcdd hyn, y macnt hwy ill 
dau yn dyfod yn um. Mac y ddau gyfamuiod liyn yr un mor 
gymhwysiadol i bob bodau; a phawb ag ydynt yn nlluog i'w 
hanrhydcddu, a ddylent fyncd o danynt, a dcrbyn cu bcndith- 
ion, onidc nis gallant gyrhacdd cyllawndcr o ogoniant. l’e 
amgcn, ofcr fuasai i’r cy fammodau hyn crioed gael eu hordeinio 
er mwyn dyn. 

Yn awr, o herwydd ffolineb llawcr, yr ysgrifenwn ynghylch y 
cyfammod priodaaol. Mac y rhai a broffcsant fod yn Saint, ae 
hyd y nod Ilenuriaid (er y Ucfarwn cr cu cywilydd), pa rai 
sydJ ganddynt dculuocdd, a pha rai a &nt oamgylch gan wncyd 
cyfamm<xlau, yn ddirgclaidd, & menywod ieuainc, y rliai nid 
oc* hawl ganddynt i’w gwneyd, a'r rhai ni wyddant y byddant 
yn abl i'w cadw. Mac y duU hwn nid yn unig yn gwbl groes 
i rcolau ac attaliadau y cyfrcithiau a berthynant i'r cyfammod 
priodnsol, eithr amlyga radd o ffolineb ag sydd yn ffrwyth 
dygn anwybodaoth, ncu radd fawr o ddrygioni. Y cyfryw 
ddynion ag a gnturiant ar frcintiau a bendlthjon y fath gyfam- 
mod, hcb ganiatâd oddiwrth I)duw yr hwn a'i hordciniodd, 
trwy ci was yr hwn sydd yn dal ei allwcddau ar y ddacar, a 
fforffetant bob hawl i'w iawndcrau, ac a etifeddant felldith. 
l’an wncir cyfammodau, raac rhwymedigacthau yn cael cu creu, 
a rbaid i'r rhwymedigacthau hyny gacl eu cyflawni, neu fe ddi- 
lyna condcmniad, a thrwy hyny gosp. I’an wnelcr cyfammod- 
au ar amser, a tlian atngylchiadau, pan na ellir mwynhau 
bcndithion y cyfammodau hyny, cymmera y Diafol fantais o’r 
scfyllfa annoeth hono, ac a wna y rhwymedigaethau anghyf- 
reithlawn hyny yn aml yn offcryn er dinystr dyn. Yn y dull 
hyn y mae Uawer wedi syrthio yn ysglyfaeth i'w hymddygiad 
diegwyddor eu liunain. 

Pau fyddo dynion yn gosod gwerth mor fach ar y cyfammod 
priodasol, ag i ymroddi i wneyd cyfammodau à benywod mewn 
amscr a lle nas gall dim lleshad ddeillio oddi wrthynt, a phan V 
maent hwythau yn anwybodus pa un a gânt ganiatâd byth i’w 
cadw, cdrychwn ar y cyfryw ddynion fel y rhai a fyddent y 
cyntaf i anmharcliu y fath gyfammodau. Ac ni a gynghorem 
bob menyw dda, hcn ac ieuanc, i fod yn ofalus pa fodd y 
byddont yn cael eu maglu gan y fath gymmeriadau. Y sawl a 



184 • 


CDGOBN 8EIOS. 


gellweiriant fcliy á plicthau santaidd, ac a ymblcserant mcwn 
troseddu tuliwnt i (tyffiniau cu hawl, wrtli wncuthur cyfam- 
modau, a gant y cyfammodau hyny nid yn unig yn ffynnonell 
o ofld, eithr yn y rhan fwyaf o nchosion a ddiweddant mewn 
cywilydd a gwarth anorphen. Mor fynych y clywn arn ddin- 
ystr dynion a benywo<l, y rliai a anturiasant yn ddiniwcd fe 
ddichon ar dir ymgyfammodi, a’r hwn a brofodd i fod yn ddim 
amgen nâ’r cam cyntaf i’w trucni dyfodol — tir nad oedd awdur- 
dod ganddynt i rodio arno, ac oblcgid liyny nis gallent hwy 
ddirnad y canlyniadau. 

Tybir gan lawer fod rhai Henuriaid ag sydd yn teithio yn y 
weinidogacth, â hawl ganddynt i ryw ragorfrcintiau mawr. 
oblegid eu bod wcdi dyfod o Scion; eithr ni a gyfaddcfwn yma 
fod ein hanwybodaeth ni mor fawr, fel na wyddora am un yn yr 
Ynysoedd Prydeinig, yr hwn, a chanddo wraig yn fyw, sydd 
yn meddu yr hawl trwy gyfraith Duw i wneuthur cyfammod 
priodasol, yn y cyhoedd neu yn y dirgel, ag unrliyw fenyw 
araU; a gobeithiwn na thcimla ncb o’r chwiorydd yn ddrwg o 
herwydd mai fclly y mac. Mae yn beth cyffredin iawn i ddyn- 
ion yn Llocgr feddu gwragedd nas gall.int gytuno i fyw gyda 
hwynt; eithr hyd y nod mewn amgylchiudau folly, nid ywdyn- 
ion yn cael eu hawdurdodi i wneyd cytundcbau priodas à 
bcnywod ereill, hyd ncs y byddo ysgariad cyfrcithlawn yn cael 
ei effeithio. 

Ni a ddywedwn, gan hyny, wrth ddynion felly yn mcddu 
teuluoedd, Rhoddwch heibio ymgyfammodi â benywod, yr hyn 
a all mewn rhyw fodd effeithio ar eu tynghed ddyfodol hwy, 
neu chwithau ; os na wnewch, eliwi a gollwch yr Ysbryd, ac 
a ddygir i warth. Mac hyn yn gymhwysiadol neiUduol at 
Ilenuriaid, ac os talant sylw iddo, ni ánt i’r fath frys enbyd i 
fyned i Seion, ditn ond o herwydd y meddyUant y gaUant gael 
gwraig arall yno. Mae rhai dynion o chwantau cnawdol yn 
gadael i’w serchiadau gael eu tynu oddiwrth eu cydymmaith- 
ion, ac yn aberthu teulu (yr hwn y dylent ei feithrin fel eu 
bywydau cu hunain), er dilyn eu chwantau Uygredig, y rliai 
a’u harweiniant iwaered i uffern; a gwneir y cyfan dan gochl 
rliyddid crefyddol , tra y mac rhai benywod mor wan ag i ganlyu 
y cyfryw Henuriaid, a phorthi eu nwydau. 

Mae yr Arglwydd wedi gwarchod yn dra manwl bertliynas 



tncons SEIOS. 


185 


y rliywlnu, ne ni oddefn (fellwair »‘r ryfryw bettiau ; nm liyny, 
Kfo n dilywedodd y jrwnn yr liwn n edryclio ar wrni(r i'w 
chwennych hi, irolli yr Yshryd, ac os nn odifarhn, efe a wada y 
ífydd. I’n both a nllni (rael ei amddiflyn yn fwy e : ddi(reddus. 
pan y mne dyn, heb unrhyw (ryflnwnind nttanol o droecdd, yr 
hwn y (rnllai y (ryfraith ei ndnnbod, yn agored i dynghed 
gwrthgiliwr ! Pymn gosp ng n nrfacthodd yr Arglwydd i 
ddyfod ar y rhni n gcllwcirinnt felly i nerchiadnu a dyinuniad- 
au yr enaid dynol. Nid oea achos i neb fyncd i'r tywyllwch i 
gyflnwni ei weithredoe<ld drygionus, n dywcdyd, “ Nid ocs 
Uygad yn fy ngwelcd," nn gwneyd ei gyfammoduu anghyfreith- 
lawn yn y dirgel, n dywedyd, *• Nid ocs ncb yn gwybod;” eanys 
y ddedryd hon o eiddo yr Ilullnlluog a gyrhacdda bob achosioii 
feUy, a gall y cyfry w licrsonau fod yn sicr y chwilia eu pechod- 
nu hwy allnn, pan fyddo yr Ysbryd wedi eu gndnel, a hwythau 
wedi eu gadael yn gangenau gwywedig — arddangosiadau o an- 
foddlonrwydd Duw. 

Dylai pob enaid reoli a llywodraethu y serchiadau, y ncrth- 
oedd, a’r galluoedd i pha rai y mac wedi ei gynnysgaethti. 
Y defnydd a wnawn o'r gnlluocdd a'r cynncddfau a roddodd 
Duw i ni, sydd yn pcnderfynu cin tcilyngdod yn ei olwg. 
Cyft'roir ni yn benaf gnn ein serchiadau— niaont hwy yn gye- 
hyrfwyr rhyfcddol i’n holl wcithredoedd. Oa cyflawn lywod- 
raethir y serchiadau. bydd pob bwrind a dymuniad a dnrddn 
o’r ymarferiad o honynt, yn bur a santnidd; eitlir os gndewir i’r 
scrchiadnu rcdeg allan yn ddiofal, a'u gwnstmffu nr bob jieth n 
ymddangoso yn hyfryd neu ddymunol, cniff y farn ei goroli- 
fygu. a rheswm ei hun yny diwedd a ddygiryn ddnrostyngedig 
i nwydau nflywodracthus. 

Dylai cariad n scrchiadau yr enaid gael eu gosod ar y pcthau 
liyny ag ydynt yn dragywyddol, ac oddiwrth ba rai ni fydd 
achos iddynt byth gnel eu gwahanu. l’an fyddo hyn yn cael ei 
wneyd, gall y serchiadau gael eu hnmlygu a’u meithria, hcb 
ofn iddynt gael cu dinystrio; a gnll gobcithion o ddedwyddwch 
addfodu i lawenydd annhraethadwy. Pan fyddo serchiadau yn 
cnel eu dinystrio, mae gobeithion yn cael eu diddj-mu, ac y 
mae yr cnaid yn ymdroi o dan wasgfa siomedigaeth, hyd nes, 
nid anfynyeh, y ceir esmwythyd mewn marwolaeth anamserol. 
Profiad liawer calon dyner, Ilwyr ddiniwed, etto bradychedig, a 



18C 


IDC0RX 8EI0N. 


cliyfanvyddiaüau docthincb, a ddywedant, Cerwch yr hyn y 
mac l)uw yn garu, mawrygwch yr hyn y mne I)uw yn fawr- 
ygu, ac anrhydeddwch yr hyu y mae J)uw yn ci anrhydcddu. 
Eithr pan dyno bcnyw gymmaint ar flynnonell ei henaid, ag i 
roddi yn wirfoddol ci llcshad a’i thyngbed dragywyddol i 
ddwylaw unrhyw ddyn, gndawer hyny fod i un ag sydd yn 
gyfrifol, ac un a wobrwyn ci chariad cy n bcllcd ag i amddifly n ei 
lleshad ar gost abcrthu ci fywyd. lthoddodd yr Icsu ei fywyd 
i lawr cr achub y tculu a roddwyd iddo i'w dyrchafu; ac ui 
ddylai dynion gymmeryd arnynt y cyfrifoldeb o achub ercili, 
gydag un dysgwyliad arall oud i wneuthur fcl ag y gwnacth 
Ef. Pc byddai dynion sydd yn dal (Jflciriadaeth Duw, yn 
iawn werthfawrogi eu scfyllfa, meddyliwn na fuasai eisicu cu 
rhybyddio ynghylcli gwncuthur cyfammodau; a phe gwerth- 
fawrogai benywod eu hymddibyniad ar ddyn, byddeut yn fwy 
gofalus ar bwy ei gosodcnt. — O'r “ Star." 


CPN -FODOLDEB DVN. 

[I’aibad o dud. 130-5 

54. OnniwRTH y cyfleithad ysbrydoledig o Lyfr Genesis. 
meddyliwyd hefyd fod yr anifciliaid, ac ymlusgiaid, a bwyst- 
ftlod y dddaear wedi eu crou ar y chweched dydd; ond Llyfr 
Abraham a rydd ddesgrifìad llawnach o waith y chweched 
dydd. Mac yn dnrllcn fel y canlyn : — 

“ A'r Duwiau a b%rotoisant y ddacar i ddwyn y crcadur byw 
yn ol ci rywogacth, yr anifciliaid a’r ymlusgiaid, a bwystfilod y 
ddacar yn ol eu rhywogaeth; ac felly y bu, fel y dywcdasant. 
A’r Duwiau a reoleiddiasant y ddaear i ddwyn y bwystfilod yn 
ol eu rhywogacth, ac anifeiliaid yn ol eu rhywogaeth, a 
phob ymlusgiaid y ddaoar yn ol cu rhywogaeth; a'r Duw- 
iau a welsaut yr ufyddhaent. A’r Duwiau a ymgynghoras- 
ant yn mhlith eu hunain, ac a ildywedasant, Awn i waercd, 
a lluniwn ddyn ar ein delw ni, wrth ein llun ein hunain; 
ac ni a roddwn iddynt arglwyddiaeth ar bysg y môr, ac ar 
ehediad yr awyr. ac ar yr anifel, ac ar yr holl ddacar, ac ar 
bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear. Fclly y Duwiau a 
aethant i waered i gorffoli dyn ar eu delw eu hunain ; ar ddelw 



CTHJOIW RE10K. 


18 * 

y Tlawinu y Uuninsant of; yn «rryw ac yn fonyw y ltuninsunl 
liwynt; n’r Duwinu n dJywoitasnnt, Ni n'u bcnditliiwn Iiwynt. 
A’r Duwiau n ddywedasant, Ni a nchoswn iddyut ffrwytho, 
•nnllinu, a llenwi y ddncar, n'i darootwnft lii, ac nrglwyddiactliu 
:ir hy«g y inôr. ac ar chcdiad y ncfocdd, nc nr Imb pcth byw n 
ymsymudo ar y ddncnr. A’r Duwinu a ddywcdasant, Ni u 
roddwn iddynt bob llysicuyn yn hndu hnd, ag a ddaw ar wyneb 
yr holl ddacar, a plob prcn ag a fyddo ffrwyth urno, îc, ffrwyth 
y prcn yn hadu had n roddwn iddynt, i fod yn fwyd iddynt, nc i 
bob bwystfíl y ddaoar, ac i bob ehcdind y nefocdd, ac i bob pcth 
n ymsymudo nr y ddacar, wde nyni a roddwn fywyd iddynt, 
ac hcfyd ni n roddwn iddynt bob llysicuyn gwyrdd yn fwyd ; 
a’r holl bcthnu hyn a gant cu rhcolciddio fclly. A’r Duwiau 
a ddywcdnsnnt, Ni a wnnwn bob pcth a ddywedasom, ac a’u 
rhcolciddiwn hwynt ; ac wcle, hwy a fyddant yn dra ufydd. 
A bu mai o’r hwyr hyd y borcu a nlwasant yn nos ; a bu mai 
o’r borcu hyd yr hwyr a nlwnsant yn ddydd; u hwy a gyfrifas- 
ant y cliwochfed wnith. 

“ Ac fclly y gorjihcnwn y nefoedd n’r ddacar, a’u holl luocdd 
hwynt. A’r Duwinu a ddywedasant yn mldith eu Iiunain, Ar y 
seithfcd tro ni n orphenwn ein gwaith yr hwn a gynglioras- 
om ; ac ni n orphwyswn y scithfed tro oddiwrth cin holl 
waith yr hwn a gynghorasoni. A’r Duwiau n gwblasant ar y 
scithfed tro, oblegid mai ar y scithfed tro y gorphwysent 
oddiwrth cu holl waith, yr hwn a ymgyngliorasant hwy (y 
Duwiau) yn inhlith cu hunnin i'w wnouthur, ac a'i snntciddias- 
ant. Ac felly yr oedd eu pondorfyniadau yn yr nmser yr 
yingynghornsant yn inhiith eu hunain i lunio y nefoedd a’r 
ddaear. A'r Duwiau n ddaetlinnt i waercd, ac a luniasant 
gcncdlacthau hyn y nefoedd a’r ddaear, pan luniwyd hwynt yn 
y dydd y lluniodd y Duwiau y ddaear a’r nefoedd, yn ol yr 
hyn oll ag oeddynt wedi ddyweilyd ynghylch pob planigyn y 
macs cyn ei fod yn y ddaear. n ]>hob llysicuyn y maes cyn iddo 
dnrddu allnn; oblegid ni pharasai y Duwiau wlawio ar y 
ddaear, pan ymgynghorasant i’w gwncuthur, ac nid ocddynt 
wcili llunio dyn i lnfurio y ddac-ar; cithr tarth a esgynodd o’r 
ddaear, ac a ddyfrhaodd lioll wyneb y tir. A’r Duwiau a 
iuniasant diyn o bridd y ddacar, ac a gymmerasant ei ysbryd 
<‘f (hyny yw, ysbryd y dyn,) ac a’i rhoesant ynddo, ac a an- 



188 


CDGOBN' SLIoî*. 


adlasar.t yn ei fl'roenau ef anadl ciniocs, a’r dyn a at-tU yo 
enaid byw. 

“ A’r Duwiau a blnnasant ardd yn Eden o du y dwyrain, ar 
a osodisant yno y dyn, ysbryd yr liwn a osodasant yn y ■ irlT x 
luniasant. A'r Duwiau a wnactliant i dyfu allan o'r ddaear 
bob prun dymunol i’r golwg, a daionus yn fwyd : pren y by wyd 
hcfyd, yn nghanol yr ardd, a phren gwybodaeth da a drwg. 
Ac afon a aeth allan o Eden, i ddyfrbau yr ardd, oc oddiyno hi 
a ranwyd, ac a aeth yn bedwar pen. A’r Duwiau a gymrocras- 
ant y dyn, ac a'i goeodasant yn ngardd Eden, i’w Uafurio ac 
i*w chadw hi ; a’r Duwiau a orchymynasant i'r dyn, gan ddy- 
wcdyd, O bob pren o'r ardd gan fwyta y gelii fwyta; ond obreo 
gwybodaeth da a drwg, na fwyta o hono ; oblegid yn y dydd 
y bwytai o hono, gan farw y byddi farw. Yn awr, myfi, Abra- 
ham, a welais ei fod yn ol amser yr Arglwydd, yr hwn oedd 
yn ol amscr Kolob ; canys nid oedd y Duwiau ctto wedi penodi 
i Adda ei gyfrif ef. 

“ A’r Duwiau a ddywcdasant, Gwnawn amgelcdd cymhwy» 
i’r dyn, canys nid da bod y dyn ei hunan ; am byny, liuniwn 
amgelcdd cymhwys iddo. A’r Duwiau a wnaethant i drwm-. 
gwsg syrthio ar Adda; ac cfe a gysgodd, a hwy a gymmerasant 
un o’i ascnau ef, ac a gauasant gig yn ei lle hi ; a'r asen yr hon 
a gymmerodd y Duwiau o’r dyn, a luniasant yn wraig, ac a’i 
dygasant at y dyn. Ac Adda a ddywedodd, Ilon oedd asgwrn 
o’m hesgyrn i, a chnawd o'm cnawd i ; yn awr gelwir hi yn 
wraig, oblegid o wr y cymmerwyd hi: o herwydd hynyr ymedy 
gwr â’i dad, ac â'i fam, ac y glÿn wrth ei wraig, a hwy a fydd- 
ant un cnawd. Ac yr oeddynt ill dau yn noethion, y dyn a’r 
wraig, ac nid oedd aniynt gywüydd. A’r Duwiau a luniasant 
o’r ddae&r hoU fwystfilod y maes, a hoU chcdiaid y nefoedd, ac- 
a’u dygasant at Adda, i weled pa cnw a roddai efe iddynt hwy; 
a pha fodd bynag yr enwodd y dyn bob peth byw, hyny fyddai 
ei enw ef. Ac Adda a enwodd enwau ar yr holl anifeiUaid, ac- 
ar chediaid y ncfoedd, ac ar hoU fwystfilod y maes ; ac i Adda 
yr oedd amgeledd cymhwys iddo.”* 

Oddiwrth y desgrifiad a roddwyd yma o waith y chweclifedi 
dydd, fe ellir dimad i’r Duwiau ar y dydd hwnw yn unig: 

• Llyfr Ahraham. weili ei tyfíeilhu o'r pnpyruì Aifflaidd Uwy ddawu >■ 
çallu yr Ysbryd Glin, gan Jusepli y Gweledydd. 



ODOORN ARIOR. 


18 » 

* borotoi y J lnoar i ymddwj-n” aiiifciliaid, potliau byw, bwyst- 
fllod, rmlusginid, a dyn. Y Dunriau hefyd u pynplmrnsant yn 
ndiUtii cu bunain, nr y dydd hwnw, pa bcth a ruddid i ddyn, 
a phob rhywogaoth o anifciliaid, yn fwyd : pcndcrfynasant 
hcfyd nr yr nrglwyddincth pa un a roddcnt i ddyn ar ol vi 
flurflad: n llawcr rhagor o bctluia a bcndcrfynwyd ar y 
chwechfeti dydd, yn uclicl pyrphor y Duwiau, o barthcd i gre- 
adigacth ddyfodol o foduli.uth Uyaicuul nc anifeiluidd ar y 
ddncar. Yu ystod y cyfnod ncu y chwcchfed dydd hwn, ym ■ 
ddcugys fod y ncfocdd a'r dducar wcdi myned dan rcsi o 
gyfncwidiadau, pmotoadnu, a gwrciddinl drcfniant, yn rhagbar- 
otadol i arwciniad i ntewn unifciliaid n Uysinu. pa rai oeddynt 
i scfydlu cwblhatl ncu ddiwcddiod y greadigacth dymmorsl 
hon. t)nd pa bryd y crewyd yr anifciliuid a’r Uysiau yn dym- 
morol? Oddiwrtlt y dcsgrifiad n roddwyd, crewyd hwynt ullan 
o'r ddacar yn ystod y seithfcd dydd m-u gyfnod. 

l'rawf peUach ctto, fod cortT tymmorol dyn wedi ci ffurflo ar 
y seithfcd dydd, a roddir yn yr “ Allwcdd i Ddndguddiad Sant 
Ioan," yr hwn n ddadguddiwyd i Joseph y Gwelcdydd. Yn yr 
Allwcdd hon. yr hoUad canlynol a ofynir: — “ l’a bcth ydym ni 
i ddcoll wrtli udganiad yr udgorn, n grybwyllir yn yr wythfrd 
bcnnod o'r Dadguddiad?” Yr Arglwydd a atcbodd yr huliad 
fcl y canlyn “ Yr ydyrn i ddeall ntegys ag y gwnaeth Duw y 
byd mewn cliwech diwrnod, ac ar y seithfcd dydd iddo orphcn ei 
waith a’i snnteiddio, ac hefyd ffurfio dyn allan o bridd y 
ddacar; felly hcfyd, yn ncchreund y scithfol milflwyddi, yr 
Arglwydd Diluw a santeiddia y ddaear, ac a orphcn inchawd- 
wriaeth dyn, ac a farna bob peth, ac a wareda bob peth, oddi 
eithr yr hyn nn osododd efe yn ei allu, pan fyddo wedt selio 
pob pcth, hyd ddiwedd pob petli : »c udganiad udgyrn y saith 
angcl. yw purotoad a gorpheniad ei waith, jti nechreu y seith- 
fcd milflwj-ddi ; — parotoad y ffordd o flacn amser ei ddyfodind. ’ 
Yma dywedir wrtliym yn amlwg, i“Dduwwneydy byd 
mewn chwech diwrnod, ac ar y seithfed dydd iddo orphen ei 
waith a'i santciddio ef, ac befyd ffurfio dyn allan o bridd y 
ddaear.” Dyn oedd, gan hyny, wedi ei ffurfio allan o’r pridd, 
nid ar y cliwechfed dydd, ond ar y seithfed. 

S5. Megrs ag y ffurfiwyd pabcll Adda allan o’r pridd, ar y 
seithfed dydd, feUy yr oedd pabellau pob rhywogaethau o anif- 



190 


CDGOItS 8EIOS. 


eiliaid. adar, a physgod, yngliyd á phob amrywiaetli o lysian, 
oll wedi eu ffurflo ar y seithfed dydd. V raeddylddrych hwn a 
ddadguddir yu amlwg yn nghyfieithad ysbrydoledig Joscph 
Smith o'r ail bennod o Gencsis, o ba un y gwnacthom cisoes 
enghraifft yn y l&fed gwahanran ; wrth gyfeirio at ba un, fe 
welir taw dyn oedd y “cnawd cyntaf ar y ddaear, y dyn cyn- 
taf hefyd,” a chan y gwnaed ef ar y seithfed dydd neu 
gyfnod, rhaid fod y lleill oll wedi cael eu gwneyd ar y seithfed. 
Yr ardd a blanwyd ar y ecithfed, a dyn a osodwyd yn yr ardd 
ar y seithfed. Poh bwystfü ac ehediad a wnacthwyd aUan o’r 
ddaear, ac a ddygwyd at Adda i gael cu henwi ar y seithfed 
dydd. Efa hefyd a wnacthwyd o un o’i ascnau ef ar y seith- 
fed dydd. Yr holl laswellt, a phlanigion, a choedydd yn ol eu 
rhywogaethau, a wnacthwyd i dyfu allan oV ddaear ar y eeith- 
fed dydd ncu amser. A chyn y scilhfed dydd nid oedd llysiau 
ncu fodoliaeth anifeilaidd ar y ddaear. Hyd y nod y cyfleithad 
Seisnig, ncu y cyfieithad anysbrydoledig o'r ail bennod o Gen- 
esis, a rydd 'yr un meddylddrych, sef mai y dyn a wnaed gynt- 
af, ac wedi liyny yr anifeiliaid a'r llysiau, a bod yr hoU 
drefniant hwn o fodau byw wedi eu gwneyd yn naturiol, aUan 
otr ddaear, ar y seithfed dydd. Y bcnnod gyntaf o Genesis, 
mor beU ag y mac y bodau byw hyn yn perthynu, sydd hanes 
yn unig o’u creadigacth ysbrydol, megys ag y dangosasom yn 
y rhan flaenaf o’r tracthawd hwn. 

(Pw barhcui.) 

IJandli. C;(f. D. E. Jones. 


TREGETHU CRIST. 

YmcUhjddan rhwng Ifan y Mcthodist, HJiys y R dyddiwr, a Thomos 
y Sant. 

Ifan — Dydd da i chwi, Rhys; yr oeddwn jm awyddus am 
gaei cyfle i siarad ychydig â chwi, o berthynas i'r bregeth neith- 
iwr. A oeddec'u chwi yn cydfyned á phregeth feliy, ag oedd 
mor amddifad o sôn am Gristî Mae amaf ofn fod eich pre- 
getliwr cliwi yn myned yn rhy debyg i’r Mormoniaid, trwy 
beidio sòn am Grist a’i ddyoddefiadau, ac am wacd y groes. 
Rliys — Yn wir. Ifan. mcddyliwyf fod Uawer o wirionedd yn 


TDGOnS sitios. 


191 


oich gciriau: nino cin (rwcinidoR ni yn »ôn ll.iwor rliy facli am 
wood y groca, nc cfnllai ormod ynghylch gallu dyn, a phethnu 
o'r fntli hyny. Dichon fod Uyfrau y Scintiau wedi effcithio 
arno; canya mi a wn ci fod yn cu darllen yn arnl. Clywais ef 
yn dwcyd fl» yn ol nad gwiw prcgethu mwy nn mwy am 
Griat n'i ddyoddeflndau, a phcidio afin dim am y gciriau a 
lcfnrodd. 

I/nn — Ust. dyma Tomoa y Sant yn dod ntom. Gofynwch 
ehwi rywbeth iddo yughylch pregcthu Crist ; canys yr wyf fl 
wedi dweyd wrtho yn flaenorol na «iaradwn air ag cf bytli 
wcd'yn. 

/My*— Wel, Touio»; »ut y mac amoch ? A ydych chwi yn 
parhnu gyda’r ITydd ncwydd o hyd, o» mai flydd ydych yn ei 
galw. Mi glywai» i cich bod yn dechreu gweled y twyll. 

Tomot — Pnrhnu! I'wy ddyn na pharhitai, pan y byddo yn 
dechreu gweled y twyll? Mi a fuia heddyw yn eich cym- 
mydogaeth chwi yn dangos y twyll i ereill, ac y maent liwy- 
thnu yn dechreu ei weled hcfyd. Yr ydydi cliwi, mae ytt 
debyg, yn y twyU o byd, ac heb ei weled etto. 

/Myi — Mac digou o ateb gydn chwi, fel arfcrol; mac y Mor- 
moniaid yn lled lew um hyny. Kithr dywcdwch, lietli y w y 
rheawtn cich bod yn prcgcthu mor lleied am Griat, a cliym- 
niuint nm Joteph Smith, nc ymddangoaiad angylion? Oni 
lwyddech yn llawer gwell, pe nn noniasech am bethau feUy? 
Dynu bcth »ydd gan y wlad yn eich erbyn, y rhan fwyaf. Pe 
pregethech Grirt yn unig, diau y caweech gystal gwrandawiad 
ag un sect arall. 

Tomot — V rhcswm cin bod ni yn prcgethu mor Ueicd ain 
Grist, yw, o henrydd fod ereill o’n blncn wedi pregethu cym- 
niaint, hyd nes yw pawb braidd yn crcdu yn ci l'odoliaeth. 
Ffolineb yw pregcthu rhywbeth, os bydd dynion yn ci gredu 
yn barod. Yr ydym yn pregethu mwy am y gciriau a lefarodd 
Crist, nag am dano ef ei hun a’i ddyoddefiadau, &c., oblegid y 
gwyddom nad yw dynion yn yr oes hon yn hanner credu ei 
ciriau. Yr ydym hcfyd yn pregetlm llawer ani adferiad yr 
Efengyl i Joseph Sinitli, trwy weinidogaeth angylion, o her- 
wydd y gwyddom nas gallant gael iaehawdwriaeth heb gredu 
hyny. Nis gellir bod yn wir gredinwyryn Nghrist, heb gTedu 
yn y gweisiou a anfona yn yr oes hon, ac hefyd yn y geiriau a 



192 


CDGORN 8EION. 


lcfara trwyddynt. Mae yn ddiau y cawsai y Saint fwy o 
wrandawyr a dyscyblion pc na phregetbent ddim yn groee i 
cwyllys y bobl ; ac y mae yn ddiau y cawsai Crist a'r apostol- 
ion, a’r prophwydi o’u blacn, lawcr iawn mwy o ddyecybllon pe 
bod.dlonent y bobl, trwy brcgcthu yn unig yr iiyn oeddynt hwy 
yn grcdu, a gadacl dadguddiad prcscnnol o’r ncilldu. Ond nid 
i foddloni ac achub pawb >’ danfonir gwciaion ])uw ; cithr i 
achub yr ychydig a’u credant. Satan yn unig ocdd yn bwriadu 
achub pawb, heb adacl neb y r n golledig; cithr dini ond y rhai 
a gredant genadwri ei weision, a fwriadir eu hachub gan Grist. 

IUiys—Yr ydych chwi yn rhesymu yn lled dda, ond yr wyf ft 
yn methu gwelcd na allech chwi adacl Uonydd i Joseph Smith. 
Brigliam Young, angylion, Llyfr Monnon, dadguddiad, tystiol- 
acth, &c., yn eich pregethau cyhoedtlus, a’u dysgu yn ddirgel- 
aidd i r bobl wedi eu bedyddio. Oni fyddai hyny yn Uawer 
doethach, nâ phcri i’r bobl dasgu ymaith o hyd o’ch cyfarfod- 
ydd? Mae yn well i chwi bregethu Crist i’r bobl yn gyntaf; 
ac wedi eu cael i’ch hcglwys, geUwch bregethu pcthau ereiU 
iddyrrt wed’yn. 

Tomos — Dyna beth fuasai twyUo y bobl i’n heglwys, gyfaill 
Hhys; ac nid wyf fl dros wneuthur hyny. Yr y’m ni am i 
bawb wybod beth ydyra, cyn yr ymunant á ni, fel nas gaUo 
neb ddweyd mai twyUwyr ydym. Os ehwiliwcìi yr ysgrythyT- 
au, ccwch weled i weision I)uw, yn mliob oes o’r byd, bregethu 
llawcr o bethau nad oedd neb ond eu hunain yn eu credu. 
Felly y gwnaeth Noali; ac feUy hefyd y gwnacth Crist a’i 
apostolion. Yr oeddynt i gyd yn pregethu pethau newyddion, 
pethau ag oedd yn groes hollol i ewyllys eu gwrandawyr, y 
rliai yn aml a dasgeut o’u cyfarfodydd oblegid hyny. Mae yn 
rhwyddach gan bawb i gredu pethau a fu, nâ’r pethau ag sy’dd 
yn awr. Felly, nid yw pobl yn cacl treial teg ar eu ffydd, ond 
pan fyddo prophwyd neu was i Dduw yn pregethu yn eu mysg; 
a phan fyddo gweision Duw ar y ddaear, nid ydynt yn esgeul- 
uso mynegi i’r bobl holl gynghor Duw. Nid ydynt yn gofyn 
pa beth y raae’r bobl yn hoffi, eithr pregethant iddynt yr hyn 
a orchymynodd yr Arglwydd, a’r hyn fynychaf na fyddo y 
bobl yn gredu. Mae Saint y Dyddiau Diweddaf yn dilyn eu 
hesiampl, ac ystyriant mai y ffordd oreu i bregethu Crist yw 
dangos i’r rhai a broffesant gredu yn ei berson a’i ddyoddefiad- 



rDGOHM SEIOX. 


193 


ou, fod yn rliaid iddrnt hcfyd gredu yn ci holl ciriau, yagliyd 
û'i weUon yn y dyddiau diwcddaf hyn. Ktto, yr ydym yn 
ystyried fod cisicu docthincb wrth 8ôn ara Joscph Smith, ad- 
feriad yr cfcngyl. &c.; nid gwiw sôn gormod nnt hyny, nc 
c*gotiluso rhenymnu a phmfion. Ond am brcgcthu yr efengyl, 
hcb sôn am y pethau a nodnin, nid efengyl u fyddai: mae yn 
rltaid i ni dystiolnothu am yr hyn a wnactli ac a ddadguddiodd 
l)uw yn yr oes hon, nnd pwy a anfoddlona. 

//'an — Wcl, dyma fl yn myned i’r capel i glywed prcgethu 
Crint, yn llc gwrandnw ar y fath gnbledd ug a glywaf gan 
Tomo». Gwaredcr fl rhag y fath ynfydrwydd. 

/My« — Wel, 08 na cUwch aroi, dydd da i chwi. Mac yn bryd 
i flnnau fyned tua tlircf, ond yr wyf yn caru siarad â chwi 
Tomoa yn fawr, cr mor hwyred yw. Yr oedd Ifan yn anes- 
niwytli iawn cyhyd ag y buoch yn siarad, ac ctto efe ei hun a 
geisiodd genyf i'ch hnnnog i ddechreu. Ond gadawn iddo. 

Ttnnas — Id, gadcwch iddo; darfu wirio na siaradai air â mi 
byth mwy, ac felly gwdl oedd iddo fyned, nag aros gyda ni i 
gael ci dcmtio i dori ei uir; canys y mac «fin llawer nm gref- 
ydd y Saint, yn ddigon i gynhyrfu hyd y nod yr “ctliolcdig- 
ion,” a'u gwneyd lawcr tro i anghofio cu hur.ain. 

PJtyi — Gwir iuwn, Totnoa. Ond gadcwch i mi ofyn pcth 
arall i cliwi. lleth pe danfonid un o'r Saint yn genadwr at ry w 
bugnniuid na dilywsant air criocd ara Grist, oni fyddai raid 
iddo bregcthu Crist yno? 

Tomon — Ryddni yn ddiammau, a phregcthu Duw hcfyd, yn 
nghyd û pliob pctli o'r dechreuad i wacred hyd ddyddiau 
Joseph Smith a’i ganlynwyr; canys rhesymol fyddai i’r pagan- 
iaid gael clywed cymmaint â ninnau. 

Rhy9 — Diolch i chwi: mae hyna yn ateb y cwcstiwn ar ei 
ben. Cymmaint gwell yw siarad tipyn, nâ bod yn fud fel Ifan, 
druan. Yr wyf yn nwr yn deall llawer o bcthau yn well nâ 
phan gwrddasom. Yr oedd eich eglurhad o bregethu Crist yn 
lled foddhaol genyf. Mae gormod o ferw am liyny gan lawer; 
byddai yn well iddynt gredu mwy o’i cirinu, fel y dywedasoch 
chwi. Ac yn wir, mae ein gwcinidog ni yn credu yr un peth, 
a rnawr dda iddo hefyd. Peidiwch synu na fydd i mi a’r 
gweinidog gymmeryd ein bedyddio genych; canys y mae yr 
eglurhad a gefais wedi fy argyhoeddi i raddau mawr. 



194 


CDGOEN BB!OX. 


Tomoí — Wel, mae yn dda ger.yf glywed hyna. Ni« gellwch 
wneyd gwtll pcth byth. Cewch dystiolaeth i chwi eich hunan 
o wirionedd y gwaith, a gwn y bydd dda gcnych i gofio am y 
siarad a gawsom y dydd hwn. Felly, fiarwcl yn awr, a Dtiw 
a'ch bendithio. 

Rh ys — Ffarwel, Tomos, a chan diolch i chwi. 


Y BLODYN GWYLLT. 

(CTHEITIUD ) 

Ar wyrdd-dwyn cyfagos, lle glaswellt hir dyfant, 

I lawr yn annhrefnus i’r gwyntoedd a basiant, 
Blodeuyn bach hyfryd, yn newydd flodeuo, 

Sydd yno’n weledig : na phasiwn ef heibio ; 

Er nad yw ond tyfiant ar dwmpath o ddrysni, 

Er liyny hyfrydwch ac addysg eill roddi. 

Ei flodau heirdd, gwelweh! ei wê, sylwch ami, 

A’r hyfryd wawriadau mae’r dcilach yn daflu. 

Pan fyddom yn tremu ar ci frychau amryliw, 

A’i resog linellau sy’n edrych ntor harddwiw, 

Ac ar ei wych darddiad i fyny o’r glasdir, 

Fe welwn yn eglur iawn gywrain fys Natur. 

Mae’n hyfryd flodeuyn! ein gofal teilynga! 
Blodeuyn bach harddwycli! ond sut y dacth yna? 
Bu neb yn ei blanu? ai nid yw ddylcdus 
O’i dyfiad i ofal y garddwr? — Nid hysbys. 

O nac yw — blodeua Ue na fu bodoUaetli 
Un ardd : ar y twmpath, yn wyUt a diwrtaith. 

Ni chafodd ei fagu fel rhosyn neu Uli, 

Ac etto, ’n ei hun, mor brydferth â rhei’ny. 

Yn ol fel niae’i fammaeth, sef natur, à’i bwriad, 

Y'r egyr ci flodau hyfrydol i’r llygad ; 

Ae à’i beraroglau deniadol gwahodda 
Yn fwyn y gacwnen i’w arlwy i wledda. 

Pan oedd dail y tymmor ar ddechreu ysbîo, 

Y blodyn teg yna o’i gwsg wnai ddihuno-, 

Ac, aiddgar i adael ei dywyU esgorle, 

Wrth deimlo’r twym-flfroad, o’r ddaear ymgodai; 

Ac er ond blaguryn, gwnai’r gwlith a phelydrau 
Yr liaui ei adfywio, nes eyflawn y tyfai ; 

A’r gwlaw pan ddysgynai i ddyfrhau’r ddaear, 

Ei ddail yn olynol a ledent ar wasgar. 

Ac ’nnwr ei wyrdd baladr a’i flodyn ysldenydd, 

Ynt addurn i’r fawnen, a phrawf o Greawdydd. 

(1841.) 



l'DGOHN SEION. 


195 


COFTODION AM YR IIENAFIAID. 

Jrur» C*s*h n ymlnddodd 500 o frwydrau gorsufol, ac a 
Inddodd un ttliwn n lianncr o ddynion. 

Mnnliua, yr hwn a <laflodil y Oaulinid i lawr o’r Capitol, a 
dderbyniodd dri-ar-hugain o archollion, nr a gymmerodd yspail 
ddwywnith, cyn ci fod yn ddwy-nr-byintheg oed. 

Cato a ddadlouodd 4u<> o aciiosion, nc a'u hennillodd oli. 

Cyrus a wyddai enwau yr holl tilwyr yn ei fyddin — Lucius 
Scipio y bobl Bhufeinig. 

Chuiinidos a ullasai adrodd y r hyn oll a glywodd erioed, yu 
yr un geiriau. 

Juiius Cu'snr a ysgrifenai, a ddarlienai, a gyfarwyddai, ac a 
wrandawai ar siarad ei gyfeillion ur yr un amscr. 

Julius Viutor a fu byw i ocdran mawr iawn heb yfed dwfr, 
na defnyddio un math o fwyd gwlyb. 

Yr nreithyild Corrinus n angiioflodd ei enw ei hun. 

Mithridates, brenin Pontiis, a lefarodd wrth genadwyr dwy- 
ar-hugain o genedloedil gwahanol lieb gyfieithydd. 

Crassus (tadcu i Triumrir Crassus), yr hwn a laddwyd gan 
y Parthinid, ni chwcrtliinodd crioed. Ar gyfrif hyn rlioddwyd 
iddo y cyfenw Agelastes. 

Dcnatus a ymladdodd 120 o frwydrau, a fu bedwar ugain o 
weithiau yn fuddugoliaethus mewn ymladdfeydd unigol, ac a 
dderliyniodd bump a deugain o arcliollion y tu blaen. — Yr oedd 
gamldo yn niysg ci arwyddion buddugoliaeth, 70 o wregysau, 8 
niural, .1 obsidionul, a 14 o ddinesig goronau. 

Crybwyllir am atlironwr gan l’liny, yr hwn, trwy gael ei 
daraw â chareg, a anghotiodd lythyrenau yr egwyddor. Dyn 
arall, tra enwog am ei hurtrwydd, trwy syrthio oddiar ei geffyL 
a chael ei daredrynu, a ddacth yn liynod am fywiogrwydd ei 
gynneddfau. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

RarjrWEDl) a drygioni a ranantyr holl fyd rhyngddynt; un 
o honynt a â â’r lliaws, ond llall sydd fwyaf dy munol ; un a 
wna liawb yn druenus, eithr y llall a’u gwna yn ddedwydd ; y 
hlaenaf sydd yn cyfranu hyfrydwch gwirioneddo), a’r llall a 
gyfrana druenusrwydd sicr. 

Llawer a gymmcrant lai o ofal am eu cydwybod nag am eu 
cymmeriad. Ŷ dyn crefyddol a ofna, a’r dyn o anrhydedd a 
ddiystyra y cynnyg i wneuthur gweithred ddrwg. 

Wbth gyfranu, y gwrthddyrchau a ddylent fod yr anghen- 
og a’r teilwng; eich dyben, eu lles hwynt, ac nid eich clod eich 
hunain ; y cyfarwyddyd, cich amgylcliiadau a’ch anghenion. 


196 


CDGOIiN SKIOX. 


Sprinos Orioraü. — G c-llir dweyd fod un wns o lmiam pur. 
braidd yn anmhrisiadwy, eitlir ni a’i galwn yn wertli un flyr- 
ling; mae un wns o ddur o’r fatli a ddefuyddir at Jatanre- 
sfirings yn werth 4ic. (Jwna yr wns hon o ddur gynnyrchu 
oddeutu 930 llath o wirs at falance-springt, yr hyn sydd wertli 
£13 4s. 2c.;a hyn, wediei weithio yn /ii/anee-^prúiÿí, a wna odd- 
eutu 7,650 o springs, y rliai lleiaf a goreu o ba rai ydynt yn 
werth 2s. 6c. yr un, ac felly yn werúi £956 5s. i gyd, allnn o 
werth flyrling o haiarn yn y dechreu. Mawr mor werthfawr, 
ynte, yw llafur dyn. 

Y Wadd. — M ae y wadd, wrtli dwrio o dan y ddaear, bob 
amser yn troi ci chefn ar yr liaul, gau fyned o’r dwyrain i'r 
gorllewin yn y boreu, ac o r gorllewn i'r dwyrain yn y pryd- 
nawn. 

Ahsessoldeb Mbddwl. — Y r oedd Lessing, awdwr Ellmyn- 
aidd lled enwog, wedi hynodi ei hun trwy fawr “ absennoldeb 
nieddwl.” Ar ei ddycliweliad adref ryw noswaith, wedi iddo 
gnro wrth y drws, y gwas a edryehai allan trwy y Cenestr i 
edrych pwy ocdd yno ; a cban fethu adnabod ei feistr, a’i gam- 
synied am ddyeithryn, cfc a w aeddodd allan. “ Nid yw y proffes- 
wr gartref.” “ O wel I" atebiü y dy n absennol, “ nid y w wahan- 
iaeth — nii a alwaf ryw bryd arall!” ac efe a gerddodd yinaith 
yn dawel. 

Gwin Dewisoi,. — G ofynwyd i Stieridan pa win oedd yn garu 
oreu, ac efe a atebodd, “ Gwin publ ereill.” 

Síae cariad at gymdeithas yn naturiol; ond y dewisiad o’n 
cymdeithion sydd yn fatcr o rinwedd a doetliineb. 


Taliadad o Medi 9 üyd Medi 15. — Cacrdyf, 5s 7c; Dinns, 
158; Pontytypridd, 9s lOc; Aberdar, 14«; Aberanunan. 8s; 
Hirwaen, 3s 2c; Georgetown, 5s; MerthjT, 14s. — Cyfan- 
swm, £3 I4s 7c. 

“ W. D.” — Gormod o waith i ni y w hoddlnni pawb. 
ifÂäT Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tlialiadau. 
i John Daris, Printcr, Georgctou-n, Merthyr - T ycijìi. 


CYNNWYSIAB. 


Ctfamim'rtan— nair o Gynshor lsl 

Cyu-I’odoldeb Dyii 1 k<* 

Fiesribu Crist Itro 

Y Blodyn Gwyllt Ib4 

CoCnodiou a tii yr Henafuiid 1!*5 

Aiiirywiaetliiiu, &c * 195 


MERTHYR-TYDFIL : 

\3LG IHPFWTD A CHYHOEDDWYD OA» I. GBORdETO WN. 


UDGORN SEION, 

N BU 

£»rmt \> ẃaínt. 


Rihf. 13.] MEDI 24, 1353. [Cyf. VI. 

PRAIVT PENDERFYNOL NA TinYYLLODI) AC NA 
THWTLLWTD SAI.NT Y GORUCHAF. 

GAN nOHGRT PARRY, KEÜ ROBTN DDC EIÎYRI. 

*'\ld wyí d yn ynfydn, o ardderrbncnf FfrBlns, rilhr criiiau cwirinnrdd a 
aubrwydil yr wyf d yn ru Uadrodd."— Ai t. (iii,ìs, 

Gwtbyddcs i awdwr y sylwndnu canl>nol ydyw ei fod yn 
dwyn ei hun dun gyfrifolieb ninwr trwy ymyru â dndl dros 
wirioDodd atlirawinetli y dnniau gwyrtliiol; o herwydd y 
gwnaeth amddiffyniad gwan fwy o niwed i achos da Iawcr tro, 
nag a ddichon i ymosodiad cryf ei wncuthur. Modd bynag, 
lieiddìodd gredu fi«l y rhesymnu a gynnwysant yn cyrhaedd, 
nid yn unig i debygolrwydd, ond i brawf arddaiigosiadol (malhe- 
matûfiì (ieinomlration): ac os gwel y eall eu bod felly, bydd y 
ffordd yn rhwydd iddo fyned yn flÿddiog yn y dadguddiadau a 
roddir i'r Saint yn yr oes hon. 

Gan V rhaid i'r hanes Beiblaiild am wyrthiau, naill ai eyd- 
sefyll neu gydsyrthio gyda thystiolaeth Soint y Dyddiau Diw- 
eddaf am y eyfryw, yn ngwyneby rhesymau canlynol, gocheled 
y rhai a golliamantereill am eu hanffyddiaethj n ysgrifeniadau 
y Saint a fuout feirw, rhag eu cael hwythau dan yr un con- 
demniad am eu banghrediniaeth yn ysgrifeniadau y Saint sydd 
yn fyw. 

Olrlieinir yma i sefyllfa tystiolaeth; — i deilyngdod cynhenid 
ysgrifeniadau y Saint, ac i gydgordiad cu tystiolaeth, ynghyd 
ag ychwanegu tystiolaeth awdwr y sylwadau hyn. Mewn 
13 [pris ly. 



198 


CDGOIIN' 8EIOX. 


pcrtliynas i sefyllfa tystiolactli, nid ocs ond «n o dnir scfyllla y 
dichon tystiolacth fod ynddi: scf, naill ai yn anwirald gicir- 
fuddoL, gyda hwriad i dwyllo arall; — ncu yn anwircdd diarwybod, 
oblegid i’r tystiolaetliydd gael mewn rllyw fodd eidwylle; ncu 
ynte, yn wirionedd diwrthhrawf ; ac os proflr nad yw tystiolacth 
y Saint yn dyfod dan y ddau ddosparth blaenaf, rhaid o gan- 
lyniad y perthyn i’r trydydd. 

I. Cliwilier a ydy w tystiolaeth y Soint yn anwirtdd ywirfodd- 
ol, gyda hwriad i dwyllo arall: ac i’r dybcn hyny, ystyricr cu 
iymmcriad mocsol ger bron y byd. l’rawf cyfatcbiad lianeswyr 
Cencdlig ac Iuddcwig borcuocs Cristionogacth, i liancsyddiactli 
y Testament Newydd, a phrawf y coelir Uuocdd o Saint y 
Dyddiau Diweddaf gan cu cymmydogion, pan yn mynegi am 
flTeitliiau nad ydynt wyrthiau, ynghyd ag na eUir gwrthod 
cydgordiad tystiolacth trio honynt ar lw, mcwn brawdlys, fod 
y Saint, yn yr amscrocdd gynt a phrescnnol, yn arfcr dywedyd 
y gwir am bethau yn gyffrcdin. Haeru fod a dystiolactliant 
am wyrthiau yn anwircdil ywirfoddol, a gynnwysai nad ydynt 
i’w coelio am ddim a ddy wedont ; o herwydd fod digon o fell- 
digodigrwydd mewn un a ddywedo golwydd ar D»uw, i ûurfio 
cclwydd ar bawb a phob peth ; eithr nis geUid eyssoni y fath 
liaeriad á hyny, gyda’r prawfiadau a geir eu bod yn arfer 
dywcdyd y gwir am y pethau nad ydynt gyssylltiedig à chref- 
ydd. Ysti/riir clto tj dyoddeftadaa anycuol yr aelhant trwyddynl o 
herwydd cu tystiolaeth am Grist. Mae anwircdd gwirj'oddul mor 
lawn o ryfyg a pherygl, nas gall un dyn synwyrol ddal yn liir 
i’w amddiffyn yngyhoeddus, oddigerth fod rliyw cnnillpersonoi 
mawr i’w gacl trwy hyny, yngliyd â bod hcb ofn i unrhyw 
wrthwynebydd allu dynocthi ei anwiredd ger bron y bobl: 
eithr dyscyblion Crist, er yn Uawsr, ac cr i'w heunill a’u taw- 
welwch personol ymddibynu yn hoUol ar cu dystawrwydd, a 
gyd-dystiasant y ciywsant ei lefcrydd, y gwolsant ei bersou, y 
cydfwytasant, ac y eydymddyddauasant ag ef, wedi ei adgyfod- 
iad oddiwrth y meirw ; a pharhasant i gyd-dystio y pcthau yna, 
er iddynt gael eu lierlid, eu hyspeilio, eu lflangellu, eu careli- 
aru, a'u merthyru am hyny, y naill wedi y UaU yn olynol. O 
herwydd eu bod felly yr addejir, yn gyffredin, fod gcirwiredd y 
dyscyblion am bethau ereill yn sail dda i gredu fod eu tystiol- 
aetli am adgyfodiad Crist yn ddidwyll : a dylid addef hefyd fod 


üdcohs snios. 


199 


RcirwîrodJ Saint y DrJJiau DiwcJJaf nm bothau crcill, yn 
g^'.ituJl «lil i grcdu foJ cu tystiolnctli hwytlinu nm wyrthinu 
yn yr oca hon yn ddidwyll. Am wnith y dyscyblion yn 
parliau I dystioloctlm trwy JJyoddi tlndau crcbyU, ar y pryd y 
gnllnscnt gac! tawelwch ond tcwij a'u gwaith yn dnl at eu 
tyatinlaeth, nr adog nad ocdd ond naill ai difodiad ncu ddam- 
ncdignoth yn cu haroa, o* yn cuog o ddywcdyd anwirtdd bu nadol 
pnn yn cacl eu merthyru, nddefir ci fod yn «cfydlu cywirdcb eu 
calon y tu liwnt i bob dadl. Yn nwr, cofier i'r Gwclcilydd Joseph 
Smitli, a'i dyation, dystiolacthu iddo cf ahwythau welcd, clywcd, 
a theimlo bodau o fyd yr ysbrydocdd; iddynt ddcrbyn yr OIT- 
ciriadncth apostolaidd dan cu dwylaw, ohlegid ci myned o'r 
ddac.tr yn hcrwydd llygredigncth y rhni a broflcscnt Gristion- 
ogacth yn y flwyddyn 570; y tystiolacthasant yn gydgordiol 
i'u gilydd, cr iddynt gacl cu hcrlid, eu hyspciUo, ctt carcharu, 
a’u merthyru am hyny; a choficr y cynnygiwyd iddynt dnwcl- 
wch trwy dcwi a sôn, ar adcg nad ocdd ond naill ai difodind 
ncu ddamncdigacth yn eu haros, os yn cuog o gyhocddi anwir- 
cdd hwriadol; o gunlyniad, os yw i'r dyscybUon cyntaf dyst- 
iolacthu. yn ngwyneb y fath bcrygíon, yn sefydlu cu cywirdcb 
hwy, rhaid ydyw fod gwaith Joseph Sinitli, a'i dystion, wrth 
dystiolaethu yn ngwyneb y cyflclyb artcithiau, yn sefydlu eu 
cywirdeb hwythau yn yr un modd ; dyna yr haerind cyntaf yn 
cwympo. 

II. Ymholcr a yw tystiolacth yr npostolion yn amcirtdd diar- 
wybod, oblcgid iddynt gacl mewn rhyw fodd cu twyllo. Er 
rhyddhau dynion yn gyfan oddiwrth y cyhuddiad o ddywedyd 
nnwircdd bicriadol, ni phrawf hyny na chawsant, yn rhyw fodd 
cu camarwain; a'r hacriad mynychaf a wneir gan elynion 
dadguddiad ydyw, “ i'r Saint gacl cu hudoünethu gan wyrthiau 
flugiol; ac iddynt, o herwydd cu twyllo, gredu, a myned i 
Jystiolaethu am danynt oddiar y dyb eu bod yn wirionedd.” 
DeaUir fod yr haeriad mynychaf hwn yn cynnwys, nid yn 
unig fod yr hyn a ddywcdant nm fleithinu cyffredin yn hawlio 
crediniaeth, ond hefyd na thwyllwyd cu dirnadaeth a’u synwyr- 
oldcb mewn pcrthynas i’r pethau nnd ydynt wyrthiau ; a chan 
yr addeflr, fel yna, nad ydyw y Saint yn llai eu gcirwiredd a’it 
synwyr nà phobl ereill, mewn pcrthynas i betliau yn gyflredin, 
rhaid mai cryn hacrllugrwydd yw dadlu iddynt gael eu twyllo 



200 


UDOORN SEIOS. 


chwaith am flfeithian cglur, y dywcdant cu bod i’w clywcd, i’w 
gwcled, i'w tcimlo, ac i’w mwynhau yn eu plith. Er hyny, teg 
yw cydnabod y dichon i ddynion a fyddo gall nicwn llawcr o 
bethau, fod yn Ilcd ffol mewn rhyw bcthau ereill ; ac mai 
dichonadwy yw i bobl a fynant gacl sicrwydd mawr am y naill 
flaith, gael hefyd cu twyllo am y Uall; ond oa cu twyllo a gaf- 
fodd yr apostolion cyntaf, rhaid cu twyllwyd nuill ai rjwtdi, ac 
nid cyn marwolaeth Crist ; ncu ri/n, ac nid wedi marwolacth yr 
Iesu; neu ynte, cyn a rjutJi ei farwolaeth. 

I. A dwyUwyd yr npostoüon tet'li, ac nid eyn mnrwolacth 
Crist? Oddigerth eu twyllo cyn marwülaeth Crist, l.awdd yw 
profi na allcsid eu twyllo wcdi ei farwolaeth; oblcgid, ond can- 
iatâu na thwyUwyd hwy ryn ei farwolacth, rhaid eu bod naiU 
ai yn twyllo ereill gydag anwircdd tjwirfoddol am y fleithiau o 
flacn ci farwolaeth, neu ynto dywedasant y gwir; ac os dywod- 
asant y gwir, yna y mae y ddadl ar ben : ond os anwircdd rjwir- 
foddnl a ddywcdasant wedi marwolaeth Crist, ar ol i’w holl 
obaith am lwyddiant ddiflanu, yna nid oedd raodd cu twyllo 
hwynt am bethau y gwyddcnt, er ys cyn ei farwolacth, cu bod 
yn anwireddus ; ac heblaw liyny, buasai cu cymmcriad mcwn 
diffyg o clfen y didwyllcdd sydd ofynol i gyfansoddi meddwl a 
ddaUwyd gan hudoUaeth. A clian nad oedd modd twyllo yr 
apostolion u-edi marwolaeth Crist, oddigcrth eu twyllo cyn 
hyny, rhaid i’r hacriad liwn syrtliio fcl yr un blacnorol. Nid 
oedd modd chwaith i’r Prophwyd Joseph Smith a’i dystion gael 
eu twyllo wtdi ci ferthyrdod, oddigerth cu hudoliaethu cyn 
liyny, o herwydd mai cyn ei lofruddio y dy wedent i’r fleithiau 
a gyhoeddasant gymmeryd Ue. 

II. A dwyllwyd yr apostoUon ryn, ac nid wedi marwolacth 
yr Iesu? riliaid dywedyd fcl o’r blaen, fod yr apostoüon weili 
ci farwolaeth, naill ai yn mynegi anwiredd ywitfoddoì, ncu ynte, 
dywedasant y gwir ; prawf eu synwyr a’u geirwircdd am beth- 
au eyffredin, yngliyd â’u dyoddcfiadau angeuol oblegid cu tyst- 
iolactli, nad oedd ganddynt fwriad i amddiff’yn anwiredd ; yna 
rliaid y dywedasant y gwir : ac os y gwir a ddywedasant, y 
inae yn rliaid hcfyd i’r fleithiau a dystiasant cu dygwydd wedi 
marwolaeth yr Iesu fod yn wir. Eithr tystiolacthasant wedi ei 
farwolaeth, am ei adgyfodiad a’i esgyniad, am ddisgyniad vr Ys- 
bryd Glàn, am dröcdigaeth Paul, ac am lawer o bethau o’r fath 


rDGORN SÌUOX. 


201 


aK ydynt oll yn fft'illimu gwyrt'niol : ond gan y rhaid i ua 
wyrth, oijii « i, ioneJJ, ryddlmu yr apostolion oddiwrth y cy- 
huddiud iddynt gnol cu twyilo mcwn pcrthynas i'r i/wyrthiuu 
ertJl oll, intie yn canlyu fod yr hoU Inuics gnn y pcdwnr Efcng- 
ylwr yn wirionedd, nm yr lioll ffcithinu gwyrlhiol a ray/laenos- 
'tnt, yn gysladl ag am yr hoU flcithiuu gwyrthiol a ddiìtjnasant 
furwolacth yr Ie»u: fclly rhaid i’r ddau hocríad yma syrthio 
fcl y ddau ereill. Yr un fath y rlrnid dywedyd am dystiou 
Joscph |Smith; y bu iddynt naiU ai ymdrcciiu twyUo erciU 
wcdi ci farwolacth, ncu cyhoeddasant y gwir : os anwircdd 
liwriadol cyn ci farwolacth, pa fodd y daliaeant i dystio yr un- 
ríiyw bcthau wcdi ci fcrthyru, a liwynt mewn pcrygl o golli cu 
heiniocs? Os cadani y dystiolacth dan crlidigaeth, rhaid rnai 
cadarnnch pan yn ratl cu llabyddio, yn enwedig a thawelwch 
yn caol ei gynnyg iddynt ond tcwi a són : n rliaid, o ganlyuiad, 
mni cadarn iawn ydocdd cu tystiolacth pan yn colli cu bywyd er 
oi mwyn; a chan ci bod yn gadnrn trwy gael ei tliystio yn 
ngwyncb llofruddion arfog, a phob gobaith bydol yu ditlanu, 
rhaid ydyw ci bod yn wirionedd. 

III. A dwyUwyd yr apostolion cy n a chweJi msrwolaeth yr 
Iacliawdwr? Mao y rhcsymau blaenorol yn rlioddi prawf niai 
gwir a ddywcdasnnt; ac os cnniatcir, er inwyn dadl, mai cu 
twyUo a gawFiint. ac mai gan wyrthiau ffugiol cu twyllwyd, 
ceir tri gofyniad i’w hatcb: sef. mcwn pcrthynns i ha heth eu 
twyllwyd ryn marwolaeth CrÌBt? Mewn perthynas i ba beth 
cu twyllwyd wtji marwolaeth yr losu? A chan Iwy y gallasont 
gaelcu twyUomor wnradwyddus? — Bydd i’r sylwadau canlynol 
gynnwys dau osodiad-, ac yna, wedi y casgliad penderjỳnol, 
arwcinir ni at amgylchiadau tystiolaeth Saint y Dyddiau 
Diweddaf. 

1. Mcwn pcrthynas i 6 a htth y twyllwyd yr npostolion cyn 
murwolacth Crist? Yn gyntaf, dywedir y credasant ei fod Ef 
yn frenin tymmorol ; a chyfododd dadl yn eu plith, piry a 
fyddai fwyaf o honynt yn ci freniniaetli. Luc ix. 46 ; Marc 
ix, 35. Ai ni thwyUwyd liwy am y peth hyn? — Ateb: Cyf- 
addefasant y meddiannid hwy gan y dyb hon. am nad oedd- 
ynt hwy yn deall ymadrodd yr Iesu yn dywedyd wrthynt, “ Y 
traddodid Mab y Dyn i ddwylaw dynion, ac y lladdent ef; ac 
wedi ei ladd yr adgyfodai ef y trydydd dydd: ac ofni yr oedd- 



202 


CDGORN SEIOX. 


ynt ofyn iddo” (Marc ir, 31, 32). A Rwolir. hyd y no'l wcdi 
eu perswadio am adgyfodiad Crist, y bu iddynt ofyn iddo, “ Ar- 
plwydd, ai y pryd hwn y rlioddi dracliefn y froniniaeth i 
Israel” (Act. i, G). 

Yn ail, nid oedd gan yr apostolicn unrhyw ddysgwyliad yr 
adgyfodai Crist oddiwrth y meirw, yna pan bwy eu twyllwyd, 
ac efe yn hysbysu iddynt yr adgyfodai y trydydd dydd? Ateb. 
Fel am y freniniaeth, nid oeddynt hwy yn deall yr ymadrodd, 
ac ofni yr oeddynt ofyn iddo. Marc ix, 32. Pan ganfu Mair 
Magdalen y bedd yn wag ar y dydd cyntaf o'r wytlmos, ac y 
dy wedodd wrth Pcdr ac Ioan, “ Ifwy a ihhjgasant yr Arglwydd 
ymaith o’r bedd, ac nf wyddom ni /ja It y dodasant ef" myneg- 
odd yr Apostol am dano ei hun a’i frawd, iddynt goelio Mair, 
mai ei dcheyn ymaith a gawsai; ac ychwanegodd fcl rlieswm 
dros liyny, “ Canys hyd yn liyn ni uydtlent yr ysyrythyi, fod yn 
rhaid iddo gyfodi o feirw” (loan xx, 1 — 9.) Etto, pan ddywed- 
odd Mair a'r gwragedd ereill wrth yr unrliyw apostolion, ar ol 
y dygwyddiad yna, ddarfod i angel sicrhau iddynt i Grist ad- 
gyfodi o’r bedd, canfyddir fod eu geiriau yn eu golwg hwynt 
fel gwegi, “ ac ni chrcdasant iddynt” (Luc xxiv, 10, 11). Mae 
anghrediniaeth Thomas yn dra hysbys. Ioan xx, 24 — 29. “ Ae 
ammheuodd rhai" o honynt, cbe Mathew xxviü, 17, liydy nod 
ond ychydig amscr cyn y dywedir i Grist esgyn i’r uchelder. 

2. Mewn pcrthynas i ba beth y twyllwyd yr apostohon wtdi 
marwolaeth yr Iesu? Yn gyntaf, ymddengys eu twyUwyd 
mewn perthynas i’w freniniaeth; ond yn Ue credu yn ei frcnin- 
iaeth dymmorol, dysgasant, wedi ei farwolaeth, mai un ysbrydol 
ydyw. Ateb. Ond, pa fodd y dacth cu credo i gymmeryd y 
fath gyfnewidiad annysgwyliadwy, fel ag i beri iddynt gredu, 
nedi marwolaeth yr Iesu, bethau hoUol yn y ywrthwyneb i’r hyn 
a gredent eyn ei farwolaeth? Os haerir yr argyhoeddwyd 
liwynt gan farwolacth Crist, nad dichonadwy oedd i’w frenin- 
iaeth fod yn un dyiniuorol ; ac, yn hytrach na chydnabod mai 
eu twyUo gawsant, iddynt gofleidio y dyb newydd am frenin- 
iaeth ysbrydol, megys cu hunig loches rliag gwarth a chywil- 
ydd; gellir ateb, fod y geiriau yn Act. i, G, yn amlygu y tu 
hwnt i ddadl, liyd y nod wedi y dywedir eu hargyhoeddi o 
wirionedd adgyfodiad Crist, eu bod yn parliau i feithrin y 
meddylddrych mai tymmorol ydoedd breniniaeth y Messiali ; o 



rDoons sF.ioN. 


20S 


Cnnlyniod, ni cllir Imcrn iddynt ncwid cu tyb rlmç gwaTth; nc. 
yn unol â'r polypiad rni rhnfododd ( 'rist o'rhtdd, nú gallasenl 
JTuO’O iddynt rn hunain dyh hollol Ijn y rpcrthtri/nrh i'r hon a fedd - 
innnmt ri/n hyny: nc âdroddir fel yna yn bendant gnn Luc 
xxiv, 21, lle y pwclir i nn a'i cnw Clcophas, ar ol sôn nm farwol- 
netli Crist, ddnnpon iddo ef a'i pyd-ddyscyblion pacl siomcdip- 
actli fawr, gan fynegi “ Ond yr oeddym ni yn gobeithio mai 
Efc ocdd yr hwn a wnredai yr IiraeL” Deallir fod yr ynmd- 
roddion yna yr un nior gymliwysiadol at ndgyfodiad Crist ng 
ydynt at ci frenininctli dymmorol; oblcgid am nnd oeddynt 
liyd yma yn crcdu iddo ndgyfodi o’r bedd t y dywedasant liwy 
yr ymadroddion anobeithiol a cliwynfanus byn. 

Yn nil. ymddengyseu twyllwyd mewn pcrthynas i adgyfodiad 
Crist. Tri mis trrdi marwolaeth Crist, ae ond tri mis wcdi 
gommedd o honynt gTedu yr hanes am ei adgyfodiad, coir 
hwynt nid yn unig a rhanddynt ncwidiad tyb am ci frenin- 
iaetli, ond hefyd a ncwidiad trwyadl yn eu tyb am ndpyfodiad 
Crist oddiwrth y meirw. Sylwer, ychydig wytlinosau tredi y 
dywcdiad, “ ntnyr hyd yn hyn m tryrilcn! yr ysgrytliyr, /ix/ yn 
rhaid iddn yyl'odi o Jeinc," vr liancs nodcdig hono, n'r ffaith ben- 
<lant liono ocdd y sail y safascnt ami yn wrol ac eofn, gan ci 
thystiolactbu a’i chyhocddi mewn dull mawreddog a chyda 
hynodrwydd rhyfedd: a’r ffuith wyrthiol hono hefyd oedd y 
sylfaen gadarn, ar yr hon yr adeilasant Gristionogacth, yn 
gymmnint á dy wedyd o Paul wrth y Corintliiaid, “ Os Crist ni 
chyfodwyd, ofer yw eicli ffydd cliwi” (I Cor. xi, 17). 

3. Gan btry y gallesid twyllo yr apostolion? Ateb. Nid 
ganddynt eu hunain, am y profwyd iddynt naill ai dywedyd y 
gwir, neu y dywcdasant antcircdd ytcirjbddol. Os y gwir a 
ddywcdasant, yna nid twyll ; ond os anwircdd btcriado! a ddy- 
wedasant, yna nid oedd modd iddynt allu twyllo eu hunain am 
ffeithinu y gwyddent hwy eisocs eu bod yn ffug twyllodrus. 
Nid gan yr Iuddewon eu twyllwyd, o herwydd jt oedd sôn am 
Grist yn dramgwydd iddynt hwy, a’u holl epni liidiog oedd am 
lwyr ddyfetha Cristionogaeth oddiar y ddaear. Nid gan y 
Cenodloedd eu twyllwyd, oblegid fod pregethu Crist yn ffolineb 
iddynt, nc hwy a fu yn nwdurdodi ei groeshoeliad. Nid gan 
Orist ei hun chwaith y gallesid eu twyllo, os efe ynfartc: ac 
heblaw hj r ny, ar y dybineth na chyfododd Crist o feirtc, rhaid a 



204 


I DGORN 8EI02!. 


fuasai i’r apostolion ei ystyricd nuill ai fel un o'r prophicydi cyff- 
redin, neu ynte fel twyllwr ; eitlir prawf eu tractbodau na fu 
iddynt ei gymmeryd am y naiU tia'r Ihll, oblegid y pregethas- 
ant Ef yn Iachawdwr, iddo adgyfodi, ac iddo cagyn i’r uchel- 
dcr. Yn awr, gan na aUascnt dwyllu eu liunaiu; gan na 
chcisiasai Iuddcwon na Chencdloedd eu twyUo, a chan uad 
dichonadwy i Grist chwaith eu twyllo, o.« eft ynfarw: raac yn 
canlyn, o anghcnrheidrwydd, fod yr apostoUon yn Uafurio dan 
liudoUaeth, i’r hon y cawsant eu twyUo, nul ganddynt eu luuain, 
ac nid gan neb arall chwaith! A gweUr fod y casgliad hwn yn 
eitbaf gwithun ac afreeymol: ond gan i’rfath gasgliad gwrthun 
gacl ci wneuthur yn rhesymegol oddiwrtli y gosodiadau blaen- 
orol, rhaid yw y Uccha y gwrthuni o fewn i’r uaiU neu’r UaU 
o’r gosodiadau rhag-grybwylledig. 

Y gosodiad mwyaf yw, “ Y cafodd yr apostoliou, os yn liudul- 
cdig, eu twyUo wedi raarwolaeth Crist, gyda tliyb hollol yu y 
gwrthwyncb i’r dyb oedd ganddynt cyn ei farwolactli;” a 
phrofwyd fod y gosodiad liwn yn wirlonedd. 

Y gosodiad lleiaf ydyw, “Na thwyllwyd yr apostolion wedi 
marwolacth Crist, ganddynt cu liunain, na clian Iuddcwon, na 
chan Gcnedlocdd, na chan Iesu Grist cliwaitli, o » cft yn J'anc ; a 
cliau i’r darnau blaenaf o’r gosodiad hwu, “Na thwyUwyd yr 
apostoUon ganddyut eu liunain, na chan Iuddewon, na chan 
Gcnedloedd,” gael eu profì yn wirionedd, yn yr un modd ag y 
sefydlwyd gwirionedd y gosodiad mwyaf rliaid ydyw nas diclion 
i’r gwrthuni afresymol lcchu ond o Jewn i’ r darn oluf o’r gosod- 
iad lleiaf yu unig ; sef, yr haeriad “ Na ddysgwyd yr apostolion 
i newid eu tyb gan yr Iesu ; ond yn unol á’r tyl>-osodiad fod 
Crist yn J'arw, rhaid yw i'r liacriad yna hefyd fod yn wir. 
Modd bynag, profwyd eisocs nas dichon i’r afresyraoldeb lecliu 
ond o fewn i’r haeriad penodol hwn yn uuig ; ac o ganlyniad, 
am y tyb-osodiad, a’r unig dyb-osodiad a wnelai yr liaeriad yn 
wirionedd, sef y tyb-osodiad fod Crist yn farw, mae yn rhaid 
nad ydyw yn dyb-osodiad cy wir, eithr ei fod yn afresymul ; 
fcUy, rhaid ydyw hefyd fod Crist yn fgw. Ond yr amser y 
rhaid ei fod yn fyw, i aUu newid eu tyb, yw yr amser wedi 
iddo farw : gan hyny, rliaid fod Crist yn fyw ar ol ei farwol- 
aeth, ac yr adgyfododd oddiwrtli y meirw; eitlir os adgyfododd 
Crist oddiwrtli y meirw, nis gcllir dywedyd i'r aposlolion gael cu 


CT>OOBH M'.IOH. 


205 


ticytlo ■ oblrpiJ aJpyfudiad t’ri«t o’r bodd vn fyw ydyw y ffaitli 
fuwr n umddiflynir panddynt wcdi oi furwolaotli. 

Gan y profwyd na thwyllwyd yr apontaHon tredi mnrwolaeth 
Cri«t, oc na thwyllwyd hwy cyn ei furwohuth, rliaid y profwyd 
fclly na tbwyllwyd hwy o gwbt ; ac y profwyd, o pimlyniad, 
yr adpyfododd Cr»t oddiwrtli y meirw, ac i fod tystiolaoth y 
dyscyblion yn tririonedd. Dyma yr liacriad olaf yn gorfod 
cwyinpo. 

Ü* bemir yr ymresymiad blnonorol yn ddigon i beri dyn 
gredu yn adgyfodiad Crist oddiwrth y mcirw, rhaid barnu y 
ceir ynddo ddigon i’w annog i fod yn gysson û'r gwirionedd, 
trwy gredu yn esgyniad Criat hefyd; ac o ganlyniad, i grodu 
iddo anfonyr Ysbryd Giân, — i Steplian ei weled ar ddeheulaw 
Duw, — iddo ymddangos i l’aul ar y flbrdd, ac iddoddanfon dad- 
tjudiliad trwy ci augol, a’i hysbysu i’w wasanaotbwr loan, yn yr 
ynys a elwir l’atmos; a chun na all un fod yn gysson à’r gwir- 
ioncdd, hob gredu y cyfan yna, pa fodd y gollir bod yn gysson 
ag addowidion Crist, hob gredu iddo ymddangos i’r l’rophwyd 
Joseph Smitli, ac ereiU y protwyd mai gwirionedd ou tystiol- 
aeth yn yr oe* hon. Iiywodir gan Iosu Grist, yn l)ad. xii. i’r 
Jíglwy* flbi i’r tuiialwch. ac i’r Ofleiriadaeth gael ei chymmeryd 
i fyny nt orsoddfainc Uuw, am 1260 o’n blynyddoedd ni, sef 
dyddian prophwydoliaethol: a cheir prawf yn llancs yr Jìyhrys, 
i’r olaf o’r olynwyr apostolaidd, gael ei ladd yn y flwyddyn 570. 
Ycliwanegu y rhif yna at y llull, a wna y rhif 1830: a dyna y 
flwyddyn y sefydlwyd Eglwys Ie.-u Grist o Saint y Oyddiau 
Diweddaf, tc.di disgyniud yr OlToiriadaeth santaidd oddiwrth 
orseddfainc Duw, ac ar ddychwcliad yr Eglwys o’r anialwch. 

Gollir crybwyU yn awr nm deili/niidtid cynhrnid ysgrifeniadau y 
Saint. Cydnabyddwyd gan yr anffyddwyr penaf, fod purdeb eg- 
wyddorion, uniondeb gorcliymy nion, a rhinwedd atiirawiacthau 
yr yagrythyr lún, yufath nnd oe* modd i ddyn allu ymfucheddu 
yu well, er ei hunun gysur, nag wrth fyw yn unol á’u hy- 
fforddiadau. Ni feiddiodd neb a’u darllenodd, wadu nad yw 
Líyfr Moruion, a Llyfr Athrawiaeth a Chyfnmmodau yn bur, 
yn uniawn, ac yn rhinwcddol eu begwyddorion, eu gorchym- 
ynion, a’u hathrawiaethau : a chan i hoU dduwinyddion y can- 
rifoedd diwcddaf arl'eryd y rheswrn canlynol dros un o’r llyfrau, 
arferir yr unrbyw yma dros y íri; am ei fod mor briodol i’r 



206 


UDOORN 8E1CS. 


<ldau olaf, ag ydyw i'r un cyntnf, sef, Yr antTyddwyr, cr addef 
eu bod yn llyfrau d«, a haerant mai anu irtdd yr jrsgrifenwyr, 
yw dywedyd i’r Arylwyiid ddndyuddio i ddynion eu cynnwysiad. 
Os anwiredd yr ysgrifenwyr yw i’r Arglwydd ddadguddio cyn- 
nwysiad y llyfrau cyssegredig. rhaid eu bod yn ddynion drwg; ond 
•os ocddynt ddynion druy, pa fodd y galluogwyd liwynt i wneu- 
thur llyfrau mor dda, o fatli nad oes modd i ddyn ymfuchcddu 
yn well, er ei hunan gysur, nag wrth fyw yn unol â'u hy- 
flbrddiadau ? Eithr y llyfrau sydd <ìdu, a da y tu hwnt i lyfrau 
cyffredinj felly, dyniun da a’u hysgrifenasant; a chan eu bod 
yn ddynion da, rliaid ydyw eu bod yn ddynion geirwir : a bell- 
ach, os oeddynt ddynion yeirwir, rhaid liefyd, o ganlyniad, mai 
gwirioncdd eu dywediad i'r Arylwydd ddad'juddio iddynl a lefar- 
asant yn ei cnw. 

Çyda cliyfeiriad at gydyordiad lystinlaeûi y Sainl, hysbysir yn 
yr ysgrythyrau fod y patrieirch a’r prophwydi, dan yr hen or- 
ùchwyliaeth, yn derbyn dadguddiadau oddiwrth yr Arglwydd, 
yn mcddiannu doniau gwyrthiol, ac yn cymdeithasu & bodau o 
fyd yr ysbrydoedd ; ac yn unol ag addewid Crist, sef, “ Yr ar- 
wyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant,” ceir hanes fod 
apostolion a saint y pum canrif cyntaf o Gristiouogaeth, yn 
derbyn y cyffelyb roddion nefol dan yr orchuchwyliaeth nc*w- 
ydd. Gan i saint yr oruchwyliaeth ncwydd dderbyn yr 
efcngyl trwy ddadguddiad, nid oeddynt yn sylfaenu unrhyw 
atbrawiaeth ar ysgrythyrau yr Iien Destament, yn mhellach 
nâ’r hyn ydoedd anghenrheidiol er profl i'r Iuddewon, a bro- 
ftescnt gred ynddynt, mai yr Iesu yw y Crist. Yr un fath ag 
y pregethwyd ganddynt, y pregcthasai yr apostolion, hyd y 
nod pe na buasai yr Ilen Destament mewn bodoliaeth ; am hyny , 
ni cheir lianes iddynt gytnmeryd tcstun pregeth o’r ysgrythyr- 
au; eithr fel y prophwydi gynt, neu yn hytrach fel eu Blaenor 
bendigedig, cymmerasant amgylchiadau y bobl a’u gwradawai 
yn destunau, megys y “ Duw nid adwaenir,” wrth y Cenedl- 
oedd, — a Uefarasant fel eu tueddwyd gan yr Ysbryd Glàn: er 
hyny, yr oedd eydgordiad yr ysgrythyrau â’u tystiolaeth eu 
Irnnain yn ychwanegu ei nerth yn nghlywedigaeth yr Iudd- 
cwon. Yn yr un modd y gellir dywedyd, i Saint y Dyddiau 
Diweddaf dderbyn yr Efengyl trwy ddadguddiad ; mai yr un 
iáth ag y pregethir ganddynt, y pregethasent j>e na buasai uu 



CDGORX SEIOS. 


207 


•orddau Destamant o fcwn cu cyrlmcdd; jTia, ni<l ocs achoa 
iildynt ddilyn y dull diwivldar, a ddechrcuwyd pan lîabydd. o 
gymmeryd tcatun o'r Bcibl, cithr oddiwrth anigylchìadau yr 
oca, a llcfuru fel cu cymhellir gnn Yabryd Duw; oddigcrth yr 
ysgrythyrnu aydd anghcnrhcidiol, nid i ddyagu paganiaid, ond 
cr ychwuncgiad ncrth cu tyatiolactli, yn nghlywedigacth y rhni 
a brofTcaant gred yn yr yagrythyrau; ac yn y golygiad yna, 
nid oea ncb a chanddynt gyatal aail i barcliu y Beibl, â Saint y 
y Dyddinu Diwcddaf; o hcrwydd fod cu tyatiolactli hwy, ag 
eiddo y ddau Deatamcnt yn cydgordio â'u gilydd, ac fclly yn 
ymgryfliau mown grymuadcr nerthol. 

Ccir lluocdd a broflcaant grcd fod duwiolion yr ITon Deata- 
mcnt, a duwiolion y Ncwydd licfyd, yn guybod y mnddcuwyd 
cu hanwircdd, a bod yr Yabryd Glàn y n cyd dy atiolacthu á'u 
bysbryd hwy cu bod yn blant i Dduw; ac os rhyfygus y dylid 
galw yr anghredadyn a fciddia ddywcdyd tind yw yn crcdu 
iddynt wybod, wrtli ba cnw y dylid galw yr un a ddyweda ei 
fod yn crcdu yr hanca am y aaint a fuont feirw cr ya llawcr 
cant o flwyddi yn ol, cithr nas gall gredu cydgordiad tyatiol- 
acth y milocdd Saint sydd yn fyw yn yr oca hon, cu boil hwy 
yn gwybod? yn cnwedig gan i'r Iesu ddywedyd, “ Os ewyllyain 
neb wncuthur ei ewyllys Kf (y Tad), efc a gaifT i rybod y ddysg- 
cidiacth, pa un ai o Dduw y mac lii, ai myfl o honof fy hun 
aydd yn Ucfaru.” A dywedodd yr Iesu mai Dadguddiad yw y 
Graig, ar yr hon yr adcilada cf ci eglwys. Ioan vii, 17, a Math. 
xvi, 16 — 19. 

Anghcnrhcidiol i un a gred, o hcrwydd iddo glywed gan 
rai a glywsant mai gwir yw cynnwysiad yr ysgrythyrau, ydyw 
iddo chwilio trwy yr ocsau a fu, hyd nes deall gan bwy eu 
cedwid ar hyd y canrifocdd nad oeddynt yn ngafael y cyffrcdin 
bobl ; — gan bwy yr adysgrifcnwyd liwynt, a clmn bwy y gwcl- 
wyd llaw ysgrif wreiddiol un awdwr cyssegrcdig, o ddydd 
Moses hyd i ddydd Ioan y Difìnydd. Anghcnrheidiol hefyd 
yw mynu rheswm paham y gwrthodir Llyfr y Dadguddiad, 
gan eglwys Alexandria, tra ei dcrbynir gan Eglwys Loegr; pa- 
ham y gwrthodir Llythyr Barnabas, a’r eiddo Paul at y Laodi- 
cöaid. gan Eglwys Loegr, tra eu cymmeradwyir gan eglwys 
Bhufain, o law ac ar air yr hon eglwys y girnacd derbyniad o’r 
ysgrythyrau ereill oll ; ond at gredu y Saint byw, nid oea 



208 


l'UGOBN 8IION. 


anghen ymJrafferthu yn mliellacli nag ystyricd y teilyngJod 
sydd yn nhystiolaetli cyd-gordiol cymmaint nifer o ddynion 
liyw a geirwir; rliai y mae II w cyfunol tri o honynt yn ddigon 
i benderfynu unrhyw ddadl bwyjig gerbron barnwr a rbeith- 
wyryn y frawdlys ucliaf yn y byd. Gellir nodi yn mlicllach, nad 
ydyw nerth tystiolaetli i bcri credu yn ddigon, ond mai anghen- 
rlieidiol cr iachawdwriacth, yw yiri/bod y gwirionedd yn 
brofiadol; ac os bydd i rai a gredant y dystiolaetli ufyddhau 
yn galonog i amnioduu )T Efengyl, drwy edifai/iau am eu pcch- 
udau, cael eu bedyddio gan was awdurdodedig, yn Eglwys Iesu 
Grist o Saiut y Dyddiau Diweddaf, ynghyd â chael arddodiad 
dwylaw yr henuriaeth, gan gadw pob pcth a orehyniynodd 
lesu Grist eu cadw. bydd iddynt hcfyd dderbyn dawn yr Ys- 
bryd Glin, a cliael yirybod trwy etifoddu tystiolaeth iddynt eu 
huuain. l’wy a wrthyd fraint mor fawr ? l’wy na unai mewn 
gaUu i gyd-gordio gyda thystiolacth y Saint byw, a thystiol- 
aeth yr lioll Saiut a fuont feirw, a selio mai geirwir yw Duw? 
Oblegid y mae njdyordiad eu ti/stiolatlh yn dwyn prawf o’i 
yioirionedd. 

l’a dyb bynag a ûurfio darllenwyr y rhesyniau blaenorol am 
eu eadernid, diclion y tybir gan rai o honynt raai Ued cgwan y 
canlynol; ond i'r ysgrifenydd, a ganlyn ydyw y cryfaf o'r 
cwbl: sef, y cat'odd ef, yn ei ufydd dod i'r Efengyl, dderbyn 
tystiolaeth iddo ac ynddo ei hun : y derbyniodd ef ei dystiol- 
aetli trwy Ddadguddiad ; a’i fod ef yn ytrybod y cafodd of ci 
dderbyn i gymuiundeb y Saint, yn Eglwys Iesu Grist. Ni bu 
namyn ychydig gydnabyddiaeth rhyngddo â neb jiersonau yn 
mlilitli y Saint, cyn ei yinuniad â hwynt, ac nad oes llawer o 
lionynt yn adnubyddiis iddo y dydd hwn; cr liyny, y mae yn 
tystio nad oes a ddichou ei brynu oddiwrtli ei wybodaeth ddi- 
ammheuol o'r grefydd a broffesant : a gwelodd fwy o gariad 
brawdol rhyngddynt â'u gilydd mewn ycliydig wytlmosau, nag 
a welodd ar hyd ci oes yn mysg y proffeswyr ereill. IliUog- 
aetli ddynol yw y Saint; am hyny, ni feiddia ef ammau nad 
oes anmlierffeithrwydd ynddynt, mwy nag y medr ymddiried 
ynddo ei hnnan ; ond am y i rybodaetli fod Saiut y Dyddiau 
Diwcddaf yn wir Eglwys Crist, ac i Dad y trugareddau ddad- 
guddio liyny iddo, incwn atcbiad i’w weddiau yn enw ac er 
mwyn yr Iachawdwr, y mae ef yn ymddiried ynddi gyda 


CDGORN SEIOÄ. 


209 


RÌcrwyilil mawr; pan liyny, y mae yn ilwyn tystiolacth i’r holl 
hrcgcthwyr a'r eglwyri a bcrchir garnlJo, ynghyd ag i bawti 
crcill, fod cu gwudiad o ddoniau gwyrtliiol yr ocs hon yn gyf- 
ciliornnd : y mac yn addaw iddynt, trwy eu hufydd-dod i hoU 
amiuodau yr Efengyl, a chacl gwcinyddu ci hordinhadau idd- 
ynt gan wciaion anfoncdig Uuw, gyda Saint y Dyddiau 
Uiwcddaf, y derbyuiant hwy dystiulacth iddynt cu hunain ; ac 
yna, y gallant hwytjmu uno gydag cf, i gydgordio tygtiolaeth, 
N* niwrLLouu *i s* TnwTLLwro Saist t Gorochat. 

-1/y Saint rhtd, dcwis wncyd tro, — rhinwcdd 
llcdd y gwiríoncdd a gcir yno. 


CYN-FODOLDEB UYN. 

[Paihad o dud. 100.] 

5Í. l’* bcth ocdd hyd |iob un o’r cyfnodau n clwir dyddiau 
yn yr hancs am y grcadigacth ? Ni atcbodd dadguddiad yn 
bcndant y gofyniad hwn. Ond oddiwrth yr hyn a ddadgudd- 
iwyd, gallwn gn-,du nud ocdd amscr yn cacl ci rifo yn mherth- 
yna» i ddygwyddiadau y grcadigaeth, yn yr un dull ng y mae 
yn awr. Nid ydym yn sicr i’r ddacar gacl ci gwncyd i gylchdroi 
ar ci liochcluu yn y cylnod ag y gwna yn nwr. Os oedd gan 
y ddacar, yn ci flurtiud cyutaf, gylchdro cyflymach nag yn 
brcscnuol, yca rhiui o'r dyfrocild ag ydynt yn nwr oddiamgylch 
y ddau bartli pegynawl, a fyddcnt, trwy y gallu canol-barthod- 
awl, wcdi gorchuddio y partliau cyhydeddawl, a holl fywyn 
«ylwcddol y ddiu-ar a fyddni yn drochcdig yn y dyfnder mawr. 
llyn ocdd sefyllfa ein pellcn ddacarol ni, yn yspaid y ddau 
ddydd cyntaf o’r grcadigneth; ond ar y trydydd dydd, y dyf- 
rocdd a gasglwyd ynghyd, a’r tir sych, neu ranau cyfain y 
ddacar a ymddangosasant. llyn oll a allcsid ci gwblhau trwy 
yn unig rwystro cytly mdra cylchdroad y ddaear, yr hyn a achos- 
ai i'r ccfnfor cyhydeddol lifo i’r parthau pegynawl, gan adaelcyf- 
andir cyhydeddol o dir sych. Oud buandra cylchdroad y ddacar 
a lcihcid yn fawr islaw ei safon bresennol, mewn trefn i ddwyn 
oddianigylch gylch cyhydeddawl o dir sych yu amgylchynu yr 
lioll bellen ddaearawl. Pe cylchdroai y ddaear ar ei phegynau 
un waith mewn mil o'n blynyddau presennol ni, y fatli gylch o 



210 


ÜDGOHîí S£IOK. 


anghcnrlieidrwydd a ddygid oddiamgylch, oddieithr ei rwystro 
gan achosion gwrthwynebol: hyd pob dydd a ailesid ei reol- 
eiddio gan wnlianol gyfnodau o gylchdroad ; a'r cyfnodau hyil 
a allasent fod yn Uawer byracli neu yn hwy nag yn bresennoí. 
A thrachefn, y cylchyniadau o oleuni a thywyllwch am y tri 
dydd cyntaf, nid ymddengys i fod wedi cacl eu rheoleiddio gau 
yr haul, gan liyuy gallasent fod wedi bod o hwy neu fyrach 
parliad ná’r hyn a welwn ni yn bresennol. Mac ertliygl yn 
Llyfr Abraham, oddiwrth ba un y g3llwn gasglu, taw hyd pob 
un o’r dyddiau liyn oedd un fil o fiynyddoedd, megys ag y 
gwnaeth trigolion y ddaear gwedi hyny gyfrif amscr. Wrth 
lefaru am y felldith a ddisgynai ar Adda yn yr achos y byddai 
iddo gyfranogi o’r firwyth gwaliarddedig, y Duwiau a ddywed- 
asant, “ 0 lierwydd yn yr amscr y bwytei o hono, tydi a fyddi 
farw yn ddiau. Yn awr, myfi, Abraham, a welais ei fod yn ol 
amser yr Arglwydd, yT hwn oedd yn ol amser Kolob; canys 
liyd yn hyn y Duwiau ni phenodasant i Adda si gyfrifiad.” Yr 
amser ar Iáolob, a roddir yn Llyfr Abrahatn, a ellir ei ddeall 
oddiwrth yr cnghraifft ganlynol: — “ Kolob, yn arwyddocau y 
greadigaeth gyntaf, yr agosat' at y nefol, neu breswylfod Duw. 
Y flaenaf mewn llywodraeth, a’r olaf gyda golwg ar fesuriad 
amser. Y mesuriad yn ol amser nefol ; yr hwn amser nefol, a 
arwyddocâ un dydd i bob cufydd. Mae un dydd yn Kolob, yn 
gyfartal i fil o flynyddoedd, yn ol mesuriad y ddacar hon, ag a 
elwir gan yr Aifftiaid yr. Jah-oh-eh.” Un dydd o amser nefol, 
neu amser yr Arglwydd, sydd yn gyfartal i fil o flynyddoedd 
yn ol ein mesuriad ni o amscr. Adda, gan hyny, os y cyfran- 
ogai o’r ffrwyth gwaharddedig, oedd i farw o fewn i fil o 
flynyddocdd. Mae yn bosibl fod saith dydd y greadigaeth wedi 
eu rhifo yn ol amser nefol; os feily, yr holl gylnod raid 
fod wedi bod yn saith mil o flynyddoedd. Os gwnaethwyd 
Adda ar ddechreuad y seithfed gyfnod, rhaid iddo fyw yn agos 
hyd ei diwedd. Nid oes. pa fodd bynag, un sierwydd pa mor 
hir oedd y cyfnodau rhai’n. 

57. Wedi gorphen y nefoedd, a’r ddaear, a’r anifeiliaid, a’r 
llysiau, a phob peth perthynol i’r greadigaeth hon, yr Ar- 
glwydd a gyhocddodd y cyfan yn “ dda iawn.” Blinder. trueni, 
afiechyd, poen, a marwolacth, oeddynt yn anadnabyddus. An- 
farwoldeb oedd wedi ei argraöu ar ddyn ac ar yr holl deyrnas 



CDnOIlM SEIOS. 


211 


&nifi.ll!lidJ. l’o bunsni utirhyw (frcadur byw yn dJarnstyngedig 
ì farwolactb, neu un dull o bocn, ni fuasai yn berfaith yn ci 
thrcfniant; nis gallasni fod wedi ei chyhocddi yn dJa ; ni fu- 
asai ychwaith yn gysson â gwnith Bod holl-ddocth a goruchel 
dda. Pcrffcitlim ydd sydd yn hynodi holl waith Duw ; gan 
liyny, rhuid fod yr holl babcllnu a wnaeth cfc o’r jiridd yn 
gyfaddas i barhud tragywyddol. Mac yn rhaid fod rhyw 
beth yn gyssylltiedig â’r pabellau cnawdol rhai’n ag sydd yn 
uUuog idd cu cadw liwynt mewn anfarwoldeb. Pa bcth oedd y 
rhywbcth hwn? Diau taw hylif oedd, yr hwn a gylchrcdai 
trwy y cyfansoddind yn inbob rlian o hono, gan ei gadw rhag 
dadfcüiad, a rliag ci waethygu gan ocd, gan adncwyddu, os 
oodd yn anghcnrhcidioi, unrliyw ran o bono; fel na allai 
clcfyd, aficcbyd. poen, na marwolucth, lywodraethu arno. Yr 
annerth cylchrcdawl cr trosglwyddiad yr hylif hwn oedd, yn 
ddiau, y gwythienau ar rhedwcUau, fel yr yraestynant yn 
inlacn yn gangcr.au luicirif, ac mcwn ymranindau nianol, i bob 
eithafedd o’r pciriant. Yr hyüf, a gylclireda yn awr trwy 
yr armcrth liwn, y w y gwned; ond nid yw y gwaed yn adnew- 
yddu ein cyfausoddiad, ac yn anfarwoU ein cyrff presennoi; 
gwaed yw ein bywyd naturiol, incgys y dywedodd yr Ar- 
glwydd wrth Noah: — “ Na fwytewch gig ynghyd â’i einioes, 
sef ei waed” (Gen. Lx, 4). Gwaed, yn lle cyfranu bywyd tra- 
gywyddol i'r cyfansoddiad, sydd yn cyfranu bywyd naturiol 
a thymmorol yn unig, ae yn cynnwys ynddo ei bun hoU gyff- 
yriau dadfeiliad a tnarwolaeth neu ymddattodiad. Mae vn 
rhesymoi i feddwl, ynte, fod liylif o natur mwy puredig a 
bywyd-gyfranol, wcdi rliedeg trwy liciriannau corfforol ein 
rhicni cyntaf, a'r holl greadignetli anifeilaidd arall — mai yr 
liylif hwn ocdd y goruchwylydd bywyd-gynnaliol a gj-franai 
anfarwoldeb i bob cnawd, cyhyd ag y cadwent ef yn eu cyfan- 
soddiadau. Gnn na allai yr liylif hwn fod yn waed yr hwn a 
gynnwysai hadau marwolaetb, pa fath ryw sylwedd ydoedd 
ef ? Atebwn, rhaid taw sylwedd neu hylif ysbrydol ydoedd, 
yr hwn yw yr unig fatli o sylwedd ag sydd yn alluog i ddiog- 
elu unrhyw beiriant mewn anfarwoldeb. A oedd unrhyw goed, 
neu ffrwythau, neu lysiau o uti math y rhai a blanodd yr Ar» 
glwydd, a gyfrifid, o'u bwyta, a weithredai neu a ddymchwelai 
weithrediadau yr hylif ysbrydol hwn, ac a ddygai i mewn i’r 



212 


L' DGORN SEIO'i'. 


cyfansoddiad hylif o natur walianol ? Nid ocdd ond un pron 
yn unig a ddygai i roewn yr effeithiau dinyEtriol rliai'u — dim 
ond un pren, ffrwyth pa un, os cymmerid ef i’r cyfansoddiad, 
a’i eyfnewidiai ef o anfarwoldeh i fnrwoldeb; yr holl ffrwyth- 
au a’r Uysiau ereill a gyfansoddasid yn y fath fodd fel na 
ddygent un niwed; yna liwy oeddynt yr unig fwyd yr liwn a 
roddodd Duw i'r anifeiliaid anfarwoi, pa rai a osododd efe ar y 
ddaear hon. Gallwn feddwl na ctiynnwysai y grcadigneth lys- 
ieuol, gyda yr cithriad o'r un pren hwn, yn yr aniser hwnw. un 
rliyw wcnwyn — unrhyw gyffyriau dadfeiliad a nmrwolaeth — 
unrliyw gyd-dueddiadau niwcidiol anghymhwys i gnawd ac 
esgyru anfarwol. Cyrff Adda ac Efa, a’r hoU bysgod, ehed- 
iaid, bwystfilod, y rhai a wnaetli Duw yn uniongyrchol allan 
o’r pridd, a fuasent byw etto mor newydd ac mor deg â phan 
y daetliant gyntaf o law eu Gwneutliurwr, pe na chyfranogasai 
Adda o’r ffrwyth gwaliarddedig. Yr oedd pob tfrwythau ereill 
yn dda iddyut, a liwy a allasent wledda arnynt i bob tragyw- 
yddoldeb, heb ddinystrio eu cyrfl' anfarwol. 

(l’w barhau .) 

Llaneìli. Cyf. D. E. Joses. 

ÁMEYWIAETHAU, &c. 

Mar. yr liwn a blanodd bren wedi go6od yr elfenau i 
weittiio drosto. 

Mae gwybodacth i’r cnaid yn debyg iawn i’r hyn yw goleuni 
i’r llygad. 


Taliaiiac o Medi 16 nrD Mf.di 22 . — Gorllewin Morgan- 
wg, £5 ; Llanfabon, 3s tíe ; Ilii waen. 8s 9c; Georgetown, 
17s 2c; Pendaren, 4s 6c. — Cyfanswm, £6 13s llc. 

Aufoner pob Uytliyron, yn cynnwys eirehion a tlialiadau, 
i Jnhn Davis , Printer, Georgctown, .ìfirthyr-Ti/dJil. 


CYNNWYSIAD. TÜD 

Prawt' penderfvnol na ibwyllodd ac na Ibwyllwyd Saint y Gorucbaf .... lb? 


Cyn-foduldcb úyn *2 üíi 

Auirywiaethan.&c ‘21*2 


MERTHYRTYOFIL: 

ARGRAPFWYD A Cll YHO£l)D WTD OAjW J. ÜAYIS, GEORCETOWd. 


UDGORN SEION, 

N IU 

^cmi L> &atnt. 


Hhik. 14.] HTDRBF 1, 135S. [Cvf. VI. 


ITTAH— EI LLY W ODH A ETITYfH, EI CHYMDEITHAS, 
A'I SEFYDLIADAU. 

{Djlfynútd o l.ythyr odtliwrth yr Anrhì/dcddus />. II. lìead, Prif 
Ynad L’taJi.J 

[All>n o*r " Balh (ü. S.) AdTucale.) 

Dinan y I.hjn llaìm Fwor, Mthefin 23, 1853. 
W. C. Hhodhs, — A nwyl Syr,— Ar foreu dydtl Llun (y 6fed), 
mi nymwelais á’i Urddnsolrwydd. y Llywodraethwr Y'oung, ac 
n ddungosais iddo fy nghommisiwn, a chefais fy nhyngu 
yn rheolaidd ganddo a'm rhoi mewn swj'dd fel Prif Farnwr 
Utali. Derhyniwyd fl gan y Llywodracthwr Young gydag 
liynawsedd a pharch nodedig. Cymmerodd ofal i wneyd fy 
nhrigfa yn gysurus. Mae y Llywodraethwr Y'oung, mewn 
moesau ae ymddygiad, yn foneddwr gwrtcitliiedig. Mae yn 
dra dillyn a thlws mewn gwisgiad, yn rhydd a phleserus mewn 
ymddyddan, a mcddyliwyf ei fod yn ddyn o dalent neillduol, 
ac o gynncddfau cryfion a deallgar. Mcwn corlf. ymdebygola 
yn fawr i’n diweddar ddinasydd, W. W. McCay. Mi a’i 
elywais yn anerch y bobl unwaith ar y pwnc o Rydd-ewyllys 
Dyn. Mae yn lefarwr tra rhagorol : ei ysturn yn hynod bryd- 
ferth, ei barabliad yn eglur, a’i araeth yn felys. Ymdebygola 
ei lais yn fawr iawn i’r Barnwr Iliram Gray, o Elmira. Ad- 
eiladwyd fi yn fawr trwy ei araeth a’i ddull. Mao y Llywod- 
raethwr yn ddyn tra hyddysg yn nlirefniad goruchwylion. Fel 
14 [pris 1 g. 



314' 


ÜÜGORS SEÍOS. 


Llywodraethwr Gwladol y Diriogaeth, ac Arolygydd yr Aclio»- 
ion Indiaidd, gallem yn naturiol feddwl fod ganddo lawn gym- 
maint ag a allai un dyn ei wneuthur; eithr mewn yehwancg- 
iad at y awyddau hyoy, y mae hcfyd yn Lywydd yr Eglwy» — 
sefyllfa ag nad yw mewn un modd yn swydd segur. Mae ei 
fusnes ei hun yn helaeth j medda amryw fclinau malu a llifio, 
a charia yn mlaen lawer iawn o oruchwylion amaethyddol, yr 
hyn oll a arolyga ei hun. Yr wyf wedi pcnderfynu yn fy 
meddwl nad oes un dyn wedi cael ei gam-ddarlunio yn fwy 
nâ’r Llywodraethwr Young, a gwn ei fod yn ddyn a ad-dala 
garedigrwydd a bwriadau da mor wresog a rhydd á neb — eithr 
08 anmherehir ef, neu wasgu arno yn ormodol, meddyliwyf y 
y ceir ef yn dra anhawdd i’w drafod. 

Mae Dinas y Llyn Ilalen yn rhyfeddod. Nid oes etto chwech 
mlynedd er pan ddaeth y pioneers blacnaf i’r dyffryn liwn. 
Nid oedd y pryd hwnw un preswylydd gwareiddiedig o fewn 
pum cant o filltiroedd, na’r argoel leiaf o warciddiad neu ddi- 
wylliad. Nid oedd gan y bobl ddim yn y byd, ond yr hyn a 
ddygasent ganddynt yn eu wagcni, dros y gwastad-diroedd o’r 
Taleithiau. Mae y tír yn naturiol galed a sych, ac ychydig a 
gynnyrchir heb ddwfrhau. Dros y flwyddyn gyntaf a’r ail, 
dyoddefodd yr ymsefydlwyr yn fawr o cisieu lluniaeth a ddi- 
ddosryrydd cyfaddas. Ymborthent yn benaf ar wreiddiau, ac 
weithiau gorfodid hwynt i fwyta ceffylau a chŵn. Yn brcsen- 
nol, pa fodd bynag, coda y bobl gyflawndcr o bob math o 
ffrwythau, a digonedd o wenith ac ýd, ac cidionau o’r fath 
goreu a welais erioed. Mae y ddinas wedi ei rhanu yn sepiares, 
ac y mae holl nifer yr erwau yn y cyffiniau bwrdeisdrefol yn 
ddim Uai nâ dwy fil, ac y mae pob lot yn cynnwys oddeutu un 
erw. Gall unrhyw ddyn o gymmeriad da ac o dueddiadau' 
diwyd gael lot am swm fyclian iawn, os ymsefydla arni ac 
adeiladu tý. Gall pob lot yn y ddinas gael eu dwfrhau heb 
lawer ogost na ffwdan. Cynnwysa y ddinas oddeutu 7,000 o 
drigolion sefydlog. Sylwais ar nifer fawr o annedd-dai heirdd" 
a chysurus, a rhai gerddi rhagorol. Mae yr adeiladau cy- 
íioeddus ag ydynt wedi eu gorphen, yn gyfleus, wedi eu had- 
eiladu yn dda, ac yn gwneyd ymddangosiad allanol Ued' 
anrhydeddus. Mae y ddinas a'r wlad wedi cu diwallu ii chrefft-* 
ŵyr cywrain yu mhob cangcn o gelfyddyd. 



tlDOOnN SEION. 


îtlS 

Yniddcngy» fod yr lioll bobl yn gwneyd yn dda. Maent yn 
Mdiwyd iawn a rheolaidd, ac nid wyf fi yn gweled un rheswin 
paliaui na allant fwynhau cu liunain yn gystal â’u cyd-ddinas- 
yddion niewn rliyw ran urall o'r L'ndeb. Yr wyf wedi bod yn 
yr eglwys ddwywaith. Mae cu dull yn addoli yn debyg iawn 
i enwudau eneill. Yr ocdd y pregethau a glywais yn eacl eu 
truddodi yn dda, n chymmeradwy. Yr oedd y miwsig yn 
rhagorol, eiddn y lleisiau a’r oflerynau cerdd. Mae yr addoldy 
yn dra helaeth, a nifer y gynnullcidfa yn gyffredin yngbylch 
un-fil. 

Y prif bersonan ydynt o Ncw York a New England, eithr y 
mwyrif o orllewin New York. Y'r wyf wedi dod yn adnabydd- 
us n'r rhan fwyuf o honynt, ac y maent oll yn garuaidd, cym- 
mwynasgar, a bnncddiguidd. Mac gcnym ychydig yma o bobi 
Steuben. Y Llywodraethwr Young, a'i frodyr, Phineas, Jolin, 
Joseph, a Lorenro, a breswylient gynt yn Tyrone, gerllaw 
Captain Sebring. Ku Tad a ymsefydlodd yno oddcutu 1 b 1 9, 
ac a fcddinnnai fferm yno dros ryw dynimor. Mac Phineas yn 
argraffydd, a gwcithiai gynt yn Bath, i’n diwcddar gyd-ddinas- 
ydd parehus, Darid Rutnaey. Mae John Bamard, gynt o Jas- 
per, yma, ac yn gwneyd yn dda. Yr wyf wedi dod yn 
adnabyddus hefyd á boneddigcs oedranus, sef un Mrs. Cory, 
cliwaer i Joliti R. Stephens, o Horncllsville, a mercli i Mr. 
Uriah Stephcns, diweddar o Carnisteo. Cefais afael mewn 
nifer fawr liefyd o gylchoedd Steuben, Yates, Alleghany, Onta- 
rio, Tompkins, Chemung, a Livingston. Mae y rhai hyn oll 
yn New-Yorkiaid o hyd, a gwnant fy nghartref yn llawer mwy 
cysurus nag y byddai fel arall. Yr ym yn ymgynnull yn ach- 
lysurol, ac yn siarad am “ yr hen wlad,” ac am hen gyfeillion. 

Mae agos yr oll o Ddinas y Llyn Ilalen a Thiriogaeth Utati 
yn Formoniaid. Ammheuwyf pa un a cllir cael mwy nâ dau 
gant o wrúi bleidwyr. Mae sefyllfa cymdeithas yn wahanol i 
ddim ag y buom ni yn arferol ag ef. Mae pob materion, neu 
yn agos felly, a bcrthynant i aehosion crefyddol a theuluaidd, 
yn cael cu lly wodracthu gan yr Eglwys, ac y mae amrafaelion 
■o bob math yn cael eu settlo gan y Cynghorau Eglwysig. 

Mae y gyfundraeth o amledd, fel ei gelwir yma (neu aml- 
•wreigiaeth mewn gwirionedd), yn ffynu yn helaeth; eithr y 
tnac y rhai liyny a dybiant fod penrhyddid neu afreoleiddiwoh 



216 


CDOOIUî SEI05. 


mcirn liucliodd ncu foosnu yn ffynu i unrliyw radil, woili cnm- 
aynied yn fawr iawn. Mae y gwragedd yn dra gwylaiild a 
gochelgar yn cu liynuldygiad. Mi a gefais y pleaer o gael fy 
nwyn i adnabydilineth o nifer ag ydynt yn ilra aynwyrol a air- 
iol, a metldyliwyf y gellir eu cymbaru á boneddigesau gwrteith- 
iedig y Taleithiau. Maent hwy o N'ew York a New England 
(y rliai yr wyt' yn siarnil am dnnynt), ac nid ydynt yn gwa- 
haniaethu dim oddiwrth eu chwiorydd yn y Taleithiau Dwyr- 
einiol. Oddiwrth yr oll a allaf fi weled a dysgu, y mae Uai o 
benrhyddid nc anfocsoldcb yn y ddinas hon a’r diriogaeth, nag 
inewn un lle arall o boblogrwyiid cyfartal yn yr Unol Daleitb- 
iau. Mac y gwyr yn eiddigeddus yn erbyn pob ymyracth yn 
eu hnchosion teulu.iidd, ac y mae hudolìacth a godineb, os eu 
canfyddir, yn chwannog o gael eu cospi trwy fnrwolacth y 
troscdilwr. Mae rliiii enghreifftiau o'r natur hyn wedi dyg- 
wydd yma. Eich cyfaill gwirioneddol, 

Laz. II. Re.vd. 

[Yr Anrhyd. L. H. Read yw y dyn a ddanfonwyd i Diriog- 
aetli Utah i foil yn Brit' Farnwr, yn lle y diweddar siomedig 
Farnwr Brocchus. Cymharer eu tysliolaetbau â'u gilydd, ac 
hawdil ddigon fydd pemleríynu pwy sydd yn hysbysu y gwir- 
ionedd. — G ol.] 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parliail o rlud. 21*2.) 

58. Ymofyswn yn nesaf, pa un a ddarfu i Micbae), wedi 
iddo gymmeryd corff, o dnn yr enw Addn, golli neu anghofio ei 
wybodaeth ttacnorol. Mae yn eitliaf eglur y rhaiil fod Michacl, 
pan y cafodd ofal y byddinocdd yn y nef, wedi gwylaid rfa a 
druy, i ryw helaethrwydd, o’r hynleiaf; o herwydd, os oedd 
yn anwybodus o dda a ilrwg, r.is gallasai fod wedi derbyn un- 
rhyw deilyngdod am gadw ei sefyllfa gyntaf. Os nad oedd yn 
deall natur drwg, ni ymladdasai yn erbyn un-drydedd ran o 
luoedd y nef am wncutliur drwg. Os y dart’u Michael sefyll 
allan fel pen campwr eofn dros iawnderau ei frodyr, a thros yr 
liyn oedd dda, rliaid ei fod wedi deall natnr y da. Os nad oedd 
ysbrydion, yn eu sefyllfa gyntaf, yn adnabod da oddiwrth y 
drwg, pahaiu y bwriwyd hwy i lawr, a’u rliwymo â “chadwyn- 


UDOOIIN SfclON. 


217 


au tragywyddol o dywyüwch,” uin wncutliur yr hyn nas 
gwyddent ci fod yn dilrwg? A wnclai unrhyw dud, yma yn y 
hyd hwn, ulltudio ei hiunt yn dragywyddol o’i bresennoideb, 
heb un gubuith um ddyehwcliud, um wneyd y pethau hyny, pu 
rui ni wyddent eu Ihkì yn dilrwg! Kin calon u wrth-darawui 
gyda y dychymmyg um y fath anghytìuwnder mewn tad duear- 
•>1. A fydd i ni, ynte, arddangos Duw fel yn anghyfiawnach 
iiâ dyn! A ddywedwn ni y coapa efe, á cho8]>edigucth drngy- 
wyddol, vr angylion gwrthryfelgar, heb aelios digonol? A 
ddyfarna efc liwynt i drueni diddiwedd am weithrcdoedd ]ia rai 
ni wyddent hwy eu bod yn ddrwg? Mae yn undwg, ynte, y 
gwyddai yr angylion yn eu eyflwr cyntuf, ddrwg a da; ne, am 
liyny, yr oeddynt yn wrthddryehau gwuhr a chospcdigneth am 
eu gweithredoodd. Ond, pan osodwyd Adda yn yr ardd, ni 
wyddai cfe dda a drwgj am hyny, y wybodaeth yr hon oedd 
efc unwnilli yn feddiuunol arni. gydu golwg ar ddu a drwg, u 
gollwyd ac a anghotìwyd. I bu helaethrwydd y collodd ei 
wybodaeth am wrthrychau ereill, ni hysbysjr i ni. Mae yn 
Ucbygol iawn nud oedd efc yn coflo dim am y dygwyddindau 
]>u rui u gymmerodd le yn ei sefyllfa fluenorol. Gan ei fod yn 
fcddiannol ur ysbryd deullgur addas i hyflbrddiant, efe. yn 
ddiau a dderbyniodd hysbysrwydd trwy gynhyrtìad union- 
gyrchol Ysbryd l)uw, ac oddiwrth Dduw ei hun, yr hwn oedd 
yn bersonol gyda ef. Yr oedd ganddo ddenll digonul wedi ei 
gyfranu iddo, i roddi enwau i holl fwystfllod, anifeiliaid, ac 
ehediaid yr awyr, pan ddygodd yr Arglwyiiil hwynt ato ef ; 
cafodd ddeall digonol i wybod fod Efu wedi ci gwneyd o un o'i 
asenau; ani liyny, y dywedodd, “ Hon yn awr sydd asgwrn 
o’m husgwrii, u chnawd o’m cnawd: hi a elwir gwraig, oblegid 
hi a gymmerwyd allan o ddyn.” Dnw a roddodd iddoiaith trwy 
vr hon yr amlygai ci ddrychfeddyliau. Mae y n hollol debygol 
nú chyrhaeddodd Adda wyliodaeth o'r iaith yr hon a ymarferai 
yn ei sefyllfa ysbrydol. Er fod ysbrydion yn arfer iaith, teb- 
ygol iawn nad yw eu drychfeddyliau yn drosglwyddedig gyda 
sciniau trwy gyfrwng awyrgylch yn hyfai i'r eiddom ni. Eu 
hymddyddanion y nnill i’r llall ydynt trwy arwyddion a chyf- 
ryngiaeth addas i sefyllfa ysbrydol y byd ysbrydol, tra mae ein 
liymddyddanion geiriawl ni yn drosglwyddedig trwy awyr. 
Gan hyny, yr iaith a let’arai Adda, raid fod wedi cael ei rhoddi 


218 


ÜDCORS ÄETO». 


yn unionfryroliol trwy ysbrydoliaeth yr Ilollalluog, yr nn modd 
ag y rhoddodd cfe amry wiaeth tafodnu i’r bobl y rlini oeddynt 
yn adeiladu y twr. Yr un gallu a rodJodd iddo yr iaith, ag a 
roddodd iddo y meddylddrychau a fyncgwyd trwy yr iaith. Gan 
hyny, gallwn yn rliesymol gredu fod ysbryd Michael, pan yr 
aeth i mewn i’w babell, wedi ei amddifadu o’, holl wybodaeth 
flaenorol, nid yn unig ntewn perthynas i dda a drwg. ond mown 
jHTthynas i bob gwrthddrychau ereill. a bod yr holl wybodaeth 
a gyrhneddodd efe yn flaenorol idd ei pwyntp wedi c-i chael 
trwy syniad, adfyfyriad, a digyfrwng ysbrydoliaeth ; ac ei fod 
wcdi gosod o’r neilldu ei hysbysrwydd blaertorol, a dechreu ar 
egwyddorion cyntaf gwybodaeth, ac csgyn yn raddol, o wtr- 
ioncdd i wirionedd, hyd oni adennillai yr holl olcuni a'r deall- 
twriaeth a feddiannai yn y byd ysbrydol, ac ltyd y nod ntwy, 
yn gynunaint á'i fod wedi eael ei osod ntewn eyflwr i ddysgu 
jiethau trwy brofiad, nas gallesid fod wcdi eu dysgu yn y bod- 
oliaeth ysbrydol. 

59. l’altam yr amddifadwyd dyn o’i holl wybodaeth flaenorol 
jtan adawodd efe fyd yr ysbrydoedd a dyfod yma ? Yr oedd 
ltyn ntewn trefn fel y gallai gael ail brawf, neu brofedigaeth, o 
dan amgylchiadau newyddioo a cltyflyrau, i barai nid ocdd efe 
yn flaenorol wedi bod yn ddarostyngedig. Pe buasai wedi 
dyfod i'r byd hwn, gan gadw ei wybodaeth flaenorol, llaẁer o 
betliau y rltai fyddent yn brofiad i un yn meddu gradd Uai o 
hysbysrwydd, ni fyddai yn brofiad iddo efj a Uawer o brofed- 
igaetltau y rltai ni orchfygent un, yr hwn a ffyddlawn brofwyd 
trwy bob graddfa olynolo wybodaeth o’i hegwyddorion cyntaf 
i fyny, a orcltfygent ac a ltollol fuddugoliaethent dros y dyn a 
gafodd wybodaetli fawr, ond etto lteb crioed fod wedi ei brofi, 
ac wedi dysgu trwy brotìad, yr anghenrltcidrwydd o wrtltsefyll 
temtasiwn trwy holl waltanol raddfäau neu raddau o wybod- 
aetlt o’r egwyddorion cyntaf o ltoni. Cymmerwyd, gan liyny, 
oddiwrth ddyn, ei wybodaeth tìaenorol. fel y gallai ddechreu 
drachefn, o dan nifer newydd o antgyleltiadau, a dangos ei hun 
yn gymmeradwy ncu yn anghyrumeradwy, am ei ymarferiad o> 
bob gradd o oleuni a gwirionedd a roddid iddo. Colledigaeth 
dyn sydd mewn cyfartalwch i’r gradd o oleuni a gwirionedd a 
dan ba rai y trosedda. Os y daetli efe yma gyda’r holl wybod- 
aetli a gafodd yn myd yr ysbrydoedd, ac etto yn anmlirofedig 


CDOOHN 8EION. 


íl» 

pyiìa p.ilwp or lnwcr o brofcdigaethim, pa rai n nrngylchynent 
vi lwybr yn y bywyd hwn, liydilui mor debypol iddo cf gael oi 
orchfynuag un a chanddo lni o wybodncth, ac, am liyny, bydd- 
ni mcwn mwy pcrypl o ddyfod dnn dromach cosp. Yr oedd 
yn ddootliinob, pnn iiyny, fod i ddyn golli yn ci ail sefyllfa, oi 
hyibysrwydd blnonoroi, fol y gallnsai gacl ci gryflinu yn raddol, 
n dysgu, I«ib yn ychydig, pa fodd i orclrfygu ci nnmherffcith- 
dcrnu a gorchfygu pob drwg. 

GO. Pc disgynasai dyn o fyd yr ysbrydoedd, n chymmcryd 
cnawd ac csgryn, gyda yr oll o'r wybodacth flaenorol, ac hcb 
fod wcdi cnel ei brofi dan yr amgylchiadau newyddion liyn, nis 
gnilasai ci l)ad, gyila liydcr, ymddiricd iddo y bendithion, aw- 
durdod, a gallu, pa rai a fwriadodd efe i ystofi arno ef mewn 
sefyllfa ddyfodol ; oblegid bòd, ag na cliafodd ci brofi yn mhob 
pctli, a all bcidio goddcf y profedignethau, pe byddai iddynt 
»yw umser ddyfod arno. Mae yn well iddo syrtliio mewn 
acfyllfa o anwybodaotli hannerog, na sjTtlúo wedi ci ymddiried 
â gallu; oblegid yn yr achos olaf, niweidiai nid yn unig ei 
hunati, ond niweidi&i yr holl rai hyny dros ba rai y cafodd 
reolaeth. Am j’ rheswm hwn y tcmtir dyn ac ei profir yn 
mliob petli, trwy holl raddau olynol o wylxidactli. o’r egwydd- 
orion cyntaf'0 lioni hyd oni dderbynio gj’flawnder gwirionedd, 
a gwybod pob peth, ac yna ymddiriedir iddo bob gallu, a phob 
bixlau a gyflawn j-mddiriedant ynddo ; ond osfTyna un demtas- 
iwn yn ci erbyn a’i orchfygu, ni ymddiriedir iddo bob gwybod- 
acth a gallu, ac, am liyny, nis gall etifeddu y cyflawnder o 
ogoniant y Tad. 

61 . Dyn, heb wj’bodaetb o dda a drwg, a fyddai mewn cyf- 
lwr o ddiniweidrwydd ; a cltan fod yn anfarwol, heb fod yn 
ddarostyngedig i boen neu farwolaeth, a fyddai yn hollol an- 
wybodus mewn perthynas i boen neu drueni; nis gellid ei 
ddesgrifiaw iddo, fel ag i gyflwyno i’w feddwl y meddylrith 
llciaf am ei natur. Dim yn fyr o ddyoddef poen a allai gyf- 
ranu iddo wj btidaetli o barthed iddo. Megys nas gall dyn dall, 
yr hwn na weiodd erioed oleuni neu liw, ffurfio un amgyffred 
am ei natur, aeu megys ag y mae dynsawd byddar, yr hwn 
erioed ni chlywodd sŵn, yn IIwjt anwj’bodus am natur sŵn*; 
felly, yn yr un modd. Adda ac Efa nis gallasent ffurfio y medd- 
yjrith p*?Jltif am boen neu drueni. heb brofi yn eu dynsoddau 



220 


ODCOBN SEION. 


eu hunain yr ymsyniail eywraint hwn. Gwybodaeth o boen 
nis gall bytli fo<l wedi ei holrhain o’r galluoedd rhesyraegol, 
nis gallasent ychwaith fod wedi ei liolrhain oddiwrth syniad, 
oblegid nid oedd uu creadur ar y ddaear a ddyoddefodd boen; 
ac hyd y nod pe gallasid caniatâu iddynt sylwi ar fodau creill 
yn goddef poen, nis gallasai gyfranu y ineddylddrych iddynt 
hwy; yna pe byddent byw yn dragywyddol, ni fyddent fyth 
wedi ennill y wybodaeth hoii ond yn unig trwy ci dyoildef 
eu hunain. 

(l'w barhau.) 

Llanelli. Cyf. 1). E. Jones. 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[Paibad o duü. 100.) 

Nn> lliosogiad y bodau dynol yw unig due<ld-nod prio<las, eithr 
y inae Uywodraeth gyfiawn y boduu hyny yn gyssylltiedig â 
hi. Pe cynnydil wrtho ei hun a fuusui y bwriad, yna gallc-sid 
ei gyflawni trwy y drygionus, yn gystadl à tlirwy y cyfiawn; 
eithr profasom eisoes nad yw Duw foddlawn gyda chynnydd y 
ilrygionus: cyfyd yr aclios o’r anfoddlonrwydd yma oddiar y 
llywodraeth anghyfiawn a arferir yn ec teuluocdd. Mae dyn 
drwg yn liollol anghymhwys i lywodraethu teulu yn unol â 
chyfraith cyfiawnder; oblegid er iddo draddodi eirchion cyf- 
iawn, ei esiamplau drygionus a bregcthant yn uwch nà’i 
eirchion yn r.ghlustiau ei deulu. Os nad oes unrliyw ddylan- 
wad gan eirchion i reoleiddio ymddygiad y rhieni, pa fodd y 
dysgwylir y bydd iddynt reoleiddio gweithrcdoedd y plant 'í 
Os na fydd i rieni cdifarhau ani eu pcchodau, a galw ar yr Ar- 
glwydd, a cliael eu bedyddio i Eglwys Crist, a derbyn yr 
Ysbryd Glàn, a bod yn ddiwyd mewn ufyddhau i bob cais o 
eiddo y Nefoedd, bydd y plant hcfyd yn dra thebyg o galedu 
eu calonau. Plant ydynt dderbyngar o ddylanwadau; y rliui 
a barchant fwyaf yw y rliai maent hwy debycaf o’u dilyn. A 
chan y ceir plant yn gyffredin yn tybied fod eu rliieni uwehlaw 
pawb ereill, y maent yn dra pharod i gymmeryd cu rlieoli gan 
eu dylanwad, naill ai er da neu er drwg. Oblcgid hyn, dywedir- 
gan y gwr doeth, “ Hyffordda blentyn yu mheu y flbrdd a 
ddylai fyned, a phan heneiddio nid ymedy â hi.” Nisdiclioa. 


COCORX SEÍO*. 


22 ! 

rhicni hyfibrddi jiiaut yn y llwybr priodol. oddigerth iddynt 
rodio ynddo cu hunoiu. Gan liyny, nid oes personau ncu ge n- 
cilloedd wedi eu dwyl'ol awdurdodi i briodi, a lliosogi eu rhyw- 
ogaetli. oddigcrtli eu eyfaddasu i’w llywodraethu hwynt yn 
uuol n rhyfraith Duw. ac i’w dysgu trwy siampl a gorchymyn 
y flordd sydd yu arwain i fywyd tnigywyddol a dcdwyddwch. 

Ymddibyna iaehawdwriaeth neu ddamnedigaeth teulu, iradd 
fnwr iawn, ar natur y llywodraeth a arferir yn y teulu hwnw. 
«)s bydd pcn y teulu yn ddyn cyfiawn, bydd ei ddylanwad 
mewn arferiad parhans yn mliob dosparlli o’i dÿ ; ei wrnig neu 
wragedil a gyfarwyddir yn barhaus yn mliob egwyddor dda, a 
defnyddiol, ac nniawn ; ei blant a ddj sgjr yn nghyfraith Duw 
yn uilol â'u hoedran, ymarferiad, a chymhwysilerau : ci sianipl- 
mi a ddilynir; ei holl dylwyth sydd yn ci garu, ei barehu, ac 
ufyddhau iddo : efe a'u liarwain at Dduw, ac a’u dysg yn y 
modd i lod yn ddedwydd yma ac wedi ynia; mae yn cael add- 
ewidion oddiwrth yr Ho'.lalluog iddyrit hwy n’u liiliogneth ar 
eu hol; efe a’u bendithia trwy ysbryd y brophw ydoliaeth, yn 
gyfatebol i allu nc uuadliad yr Ysbryd Gliui sydd ynddo, ac yn 
fyr, y mae ef yn brophwyd, patriureh, tywysog, a gwarcdwr, 
i’r oll a roddodil Duw iddo. Y fath ddyn sydd deilwng o 
deulu; mae ganddo ddwyfol nwdurdod i briodi, a lliosogi ei 
eppil ; o herwydd ei fod wrth ddwyn i tyny deulu fel hyn, yri 
gogoneddu Duw; efe a’u parotoa i gyradeithasu à bodau o 
urdd uwch yn y nefoedd ; trwy ei oflerynoliaeth gwneir hwynt 
yn gyfranogion o fywyd tragywyddol. Cyfcrbynier y fath 
drefn o lywodraeth deuluol gyda'r anghyfiawnder a’r anuhrefn 
sydd yn nheultioedd y drygionus ; ac yna dyweder i mi, ai nid 
yw y cyfryw ddyn yn deilyngaeh o gael eant o wragedd a niil o 
blant, nag yw y drygionus o gael ei ymddiried gydag uu? Dy- 
wedcr i mi, ai na fyddai i'r fath ddyn ogoneddu Duw yn fwy, 
yn iachawdwriaeth teulu mawr a lliosog, nâ’r dyn drwg yr hwn 
sydd offeryn i ddwyn damnedigaeth ar ei ileulu? Gwrandcwch 
yr hyn a ddywcdwyd o barthed i Abraham. “ A’r Arglwydd a 
ddywedodd, A golaf fi rhag Abraham yr hyn a wnaf ; a minnau 
yn gweled y bydd Abraham yn genedlaeth fawr a chref, ac y 
benditliir holl genedloedd y ddaear ynddo ef? Canys nii a’i 
hadwaeu ef, y gorchymyn efe i’w blant ac i’w dylwyth ar eì 
ol, a hwy a gadwant ffordd yr Arglwydd, i wncuthur cyfiawn^' 


522 


UDCOHN' SE!OX. 


der a barn ; fel y dygo yr Arglwydd ar Abraham yr hyn a 
lefarodd Efe am dano” (Gen. xviii, 17 — 19). Yr oedd yr 
Arglwydd a dau angel newydd gymmeryd ciniaw gydag 
Abraham, ac fel y cyeliwynasant ar eu taitli tua Sodoin, 
•“ Abraham a aeth gyda hwynt i’w lianfon hwynt ar y 
ffordd.” Penderfynodd yr Arglwydd ddadguddio cyfrinach i 
Abraham mcwn perthynas i ddinystr Sodom. Y rlieswm dros 
amlygu y dirgelwch liwn iddo ef, ydyw o hcrwydd y byddai 
iddo ef “ orchymyn i’w blant ac i’w dylwyth;’ ac o herwydd 
byn Efe a ddygai arno yr oll ar a addawodd. Gwelwn fel hyn, 
inai oblegid y drefn dda a’r liywodraeth gyfiawn a arferodd yr 
Aml-wreigwr hwn yn ei deulu, y cyfrifwyd ef yn deilwng o 
gael yr Arglwydd a’i' angylion i giniawa gydag ef, i dderbyn 
dadguddiad mewn perthynas i dynghed y dinasoedd cymmyd- 
ogacthol, ac i ddysgu y byddai i’r Arglwydd yn ddiau ei wneu- 
thur yn genedl fawr, ac y bendithid pob cenedl ynddo ef. 
Anrhegwyd yr hoU fenditliion mawrion hyn megys gwobr am 
orchymyn ei blant a’i dylwyth yn unol â chyfraith Duw. Ar 
y llaw arall, raawrion ac ofnadwy oedd y barnedigaethau a 
ddaethant ar Sodom a’r dinasoedd amgylchynol, oblegid ì i 
orchymynent eu plant mewn cyfiawnder, na chwaith ystyried 
eyfraith Duw eu hunain. 

Ac liyd y nod yn mhlitb pobl Dduw ceir gwahaniaeth, yn 
codi oddiar ffyddlondeb rliai ac anffyddlondeb ereill. Mae y 
rliai mwyaf uniawn wedi eu haddasu yn well i lywodraethu 
teuluoedd nà’r rhai hyny ag ydynt anffyddlon. Er i’r Ar- 
glwydd wneutliur addewidion i Jacob mewn pcrtliynas i olaf- 
iaid ei ddeud leg mab, etto yn herwydd eu drygioni tra yn yr 
anialwch daeth Ef yn agos i’w dinystrio. Dywedodd yr Ar- 
glwydd wrth Moses, “ Gwelais y bobl hyn, ac wele, pobl war- 
galcd ydynt: Paid a rai, a mi a’u dinystriaf hwynt, a dilëaf eu 
henw hwynt oddi tan y nefoedd : ac a’th wnaf di yn genedl 
gryfach, ac amlach nâ hwynthwy” (Deut. ix, 13,14). Paliam 
y bu i’r Arglwydd ewyllysio eu dinystrio hwynt, a gwneuthur 
oiafiaid Moses yn genedl amlach nâ hwynthwy ? O herwydd 
íbd Moses yn gyfiawnach nâ hwyut, ac o ganlyniad yn llawer 
.addasach i gyfarwyddo a dysgu ei blant, nâ holl Israel; ac yr 
oedd gan yr Arglwydd ddymuniad mawr i fendithio y rhai 
ìOgddynt fwyaf fiỳ’ddlawn, gydag arolder oiafiaid, tra yr ystyrid 



rncony seion. 


223 


7 rliai a wnacthant gatnwedd yn mlilith ei bohl yn annheilwng 
o sefyll wrth ben hiliogaetli liosog. Pe na ddadleuasai Moses 
gerbron yr Arglwydd ar ran Israel, a chyfeirio at yr addewid- 
ion a wnaed i Abraham, Isaac, ac Israel, dichon y buasai i r 
Arglwydd eu dinystrio, a ehyfodi cenedlaeth grcf o Moses, yn 
eu Ue. Ond yr Arglwydd a wrandawodd ar Moses, ac a 
“edifarhnodd am y drwg a feddyliodd Iifc ei wneuthur i’w 
bobl,” Exod. xxxiii. 

Yr oedd gan Abraliam dylwyth lliosog, cyn i Sarah roddi 
Ilagar iddo ef yn wraig. Yr ydym yn darllen am dri chant a 
deunaw o hyfforddus weision, “ a anesid yn ei dỳ ef” (GeD. 
xiv, 14.) Yn awr, mac yn hollol debyg fod Abraham yn gyf- 
iawnach a tì'yddlonach nû’r holl cglwys yn ei dŷ; am hyny, ef 
yw yr unig un yn eu mysg sy genym unrhyw lianes iddo ber- 
chenogi ychwancg nag un wraig. Yr oedd ei ffyddlondeb a’i 
gymhwysderau i gyfarwyddo a llywodráethu mewn cyfiawnder, 
yn hawlio iddo fwy breintiau. 

Bendithiodd yr Arglwydd Gideon, o lierwydd ei fod yn wr 
cadarn i Dduw, gyda dros ddeg a thri ugain o feibion, ac a’i 
dewisodd i waredu Israel. 

Dafydd, am ei fod yn wr wrth fodd calon Duw, a gymmer- 
odd saith o wragedd cyn esgyn o hono i’r orsedd i lywodraethu 
dros lioll Israel. Yr oedd ef, am ei fod yn brophwyd, yn dra 
chyfaddas i lywodraethu a chyfarwyddo teulu mewn cyfiawn- 
der. Cyflwynwyd mwy o wragedd a phlant iddo ef, nag i 
lawer o’i frodyr, o herwydd ei fod yn gymhwysach i’W liarwain 
hwynt i iachawdwriaeth. Wedi cymmeryd o Dafydd saith o 
wragedd, yr Arglwydd, yn meddwl nad oedd ganddo etto nifer 
ddigonol, a roddodd i’w fynwes lioll wragedd Saul. Sam. xii, 8. 
Betli yw y dirgelwcli fod yr Arglwydd mor awyddus i Dafydd 
gael cyuimaint o wragedd? Oblegid ei fod ef, gan ei fod yn wr 
wrth fodd calon Duw, yn debycach o acliub ei wragedd a’i 
blant, nú Uawer ercill o Israel, ag oeddynt yn llai eu ffydd- 
londeb. 

Ond pan y troes Dafydd oddiwrth oi gyfiawnder, a chym- 
meryd gwraig Uriah, yr Arglwydd yn awr a ystyriodd nad 
oedd ef rnwyach y-n deiiwng o wragedd, ac Efe a’u rlioddodd 
i’w gymmydog. Hysbyswyd ef gan yr Arglwydd trwy Na~ 
than, y Prophwyd, pc buasai gwragedd Saul, a’r rhai a rodcU 



22-1 


tDGORN 8EION. 


Gsai Efe cisoe3 iJdo “ yn rhy fyctaan,” “ Myfl a roddaswn,” ebc* 
Ef, “i ti fwy o lawer” (2 Sain. xii, 8); gan awgrymu yn amlwg 
y buasai iddo Ef, yr Arglwydd, roddi iddo yctawaneg, yn gyf- 
reithlawn, pe arosasai yn ffyddlawn. Ond yn awr efe a 
fforrtetiodd yr oll ocdd gauddo. Saul, er iddo fod yn bropliwyd, 
a droseddodd drachefn, ac a wnaeth ei liun yn annheilwng o’i 
deyrnas — yn annheilwng o'i wragedd — ac yn annheilwng o hyd 
y nod fy wyd ei hunan. Gwragedd a phlant ydynt yn mysg y 
bendithion mwyaf a gyflwynir ar y cytìawn. Gan liyny, cfe, 
yr hwn u dderbynia y bendithion hyn, a pharhau yn ffyddlawn, 
a gyfrifir yn deilwng i dderbyn ychwuneg ; ond yr hwn sydd 
anftÿddlawu a gymmerir oddiwrtho, îe, yr hyn sydd ganddo. 
Ilyn oeùd yr aelios gyda Saul a Dafydd; eu gwragedd a gym- 
merwyd oddiwrthynt. Dafydd, gan gymmcryd yr hyn nad 
oedd yn perthynu iddo, a gollodd ei gyfan. 

Dyrehafodd Duw Solomon i eistedd ar orseddfainc Israel ; ae 
ymddangosodd iddo ddwywaith, ae a roddodd iddo ddoetliinel) 
mawr uwchlaw i bawb ereiU, a’r Arglwydd oedd gydag ef, ac 
a’i mawrygodd yu rhagorol gerbron holl Israel, a gwrandawodd 
ei weddi, a llanwodd y deml a adeiladodd gyda chwmwl o 
ogoniant, a pharodd i dàn ddisgyn <yr ncfoedd i ysu yr abcrth. 
Yr oedd y dyn mawr hwn yn llawer iawn addasach i hyfforddi 
plant yn y ffbrdd a ddylaseut lÿned ar hyd-ddi, nag unrliyw 
ddyn arall yn fyw, oblegid rhoddodd Duw iddo fwy o ddoeth- 
ineb; am liyny, yr oe id ganddo saith eant o wragedd, a tliri 
ehant o ordderchwragedd. — 1 Bren. xi. Ond troes hyd y nod 
y dyn doeth hwn yuiaith oddiwrth yr Arglwydd, trwy gym- 
meryd gwragedd o blith y cenedloedd amgylchynoi. y rhai 
oeddynt eilun-addolgar, yr hyu beth a waharddodd yr Ar- 
glwydd yn bendant. (Gwel adnodau 1, 2.) Ni chondemniwyd 
Solomon am briodi llawer o wragedd o’i genedl ei hun; eithr 
gan iddo droseddu gorchymyn manwl Duw, trwy briodi allan 
o’i genedl, cafodd ei adael iddo ei hunan, a thröwyd ef yraaith 
ar ol duwiau eilun-addolgar ei wragedd ; a rhwygodd Duw y 
freniniaeth yn ddwy yn nyddiau ei fab, a rhoddodd ddeg Uwyth 
i arall nad oeddynt o’i hâd. 

Gwelir iel hyn, liyd y nod yn mhlith pobl Dduw, fod yno rai 
yn deilyngach nag ereill, ac o ganlyniad, i Dduw roddi i’r cyf- 
ryw fwy o wragedd a phlant, nag a roddodd Ef i ereiU. Cyf- 



UDGORN REION. 


ÎÍB 

íenid y liendithion hyn, fol pob benditliion eroill, yn gyfatcìxil i 
gyflawnder, docthincb, ffydd, santciddrwydd, n chymhwyaderau 
y rliai liyny a hroffesent cu ImmI yn bobl i Dduw. Hhni yn 
derbyn mwy, rlmi lni, a rhai neb o gwbl, n rhai a gyuimerid 
(Mldiamynt, îe, gynnifer ag a dderbyniasant. 

Gau hyny, er jie cyfnrtnl nifer y gwrrywod a'r benywod yn 
Israel, etto buasai Duw yn anrhcgu rhai gydag ychwaneg nag 
ercill, yn gyfatebol i'w teilyngdod. Fol yr oedd yn mhlitli 
Isracl, felly y mac yn mysg pobl l’tali. Mac rhni a chanddynt 
liawl i fwy nifer o wragcdd nag ereill, oblegid eu eyfiawnder. 
Kr pe dnngosai cyfrifiad y poblogrwydd nifcr gyfnrtal o'r yst- 
lonau yn y Diriogaeth hono, etto ni phrofai hyny fod yr holl 
ddynion wedi cu cymhwyso yn gyfarlal i gyfarwyddo, cyng- 
hori, Uywodraethu, ac arwain gwrngedd a phlant yn llwybrau 
cyfiawnder. Ni fyddai i dad gyflwyno ar ei blant gyfartul 
fendithion, awdurdod, n gallu, oddigerth eu bod yn gyfartal 
ffyddlawn. ISrcnin doetli, a chanddo lawer o feibion, n gyf- 
lwynni awdnrdod a gallu ar y rhai hyny yn unig ag a ddef- 
nyddini yr unrliyw cr Uea y bobL Ni ymddiriedai ef y rliai 
na tyddent ddnrostynedig i gyfreithiau da cu liunnin, i lywod- 
raethu ereill. Mae cin Tad Ncfol yn gweithredu ar yr un 
egwyddor. Mac yn ewyllysgar fod i buwb fwynhau hawliau a 
brcintiau cyfartal ar y sail o ufydd-dod cyfartal. Ccir i ni 
hyn wedi ci egluro yn natumeg y talentuu; un n gnfodd un, un 
nrall ddwy, ac un arall buutp. Y rhai a wnaethant iawn ddef- 
nydd o'r hyn a ymddiriedwyd iddynt, a ennillasant ycliwaneg: 
a'r rhai a gnmddcfnyddiasant eu bendithion. a gollasant yr oll 
ocdd ganddynt: cynnnerwyd cu bendithion oddi arnynt, a 
rhoddwyd hwy i ereill, ng oedd ganddynt yn helacthach. Am- 
lyga hyn y dirgelwch palmm y rhoddodd yr Arglwydd, ya yr 
hen amseroedd, ychwancg o wragcdd i un nag a nnrhegodd i 
arall, pan yn ol pob ymddangosiad yr ocdd nifer y gwrrywod 
a'r menywod oddcutu bod yn gyfartai 

A plian oedd gan amlaf o'i bobl yn gyfiawn, ac yn deilwng 
o'u hymddiried gyda theuluoedd lliosog, ac heb yno nifcr digon- 
ol o fenywod i’w diwaUu hwynt ag aml-wragedd, darparodd yr 
Arglwydd iddynt, trwy eu gorchymyn i ddiogelu y menywod 
caethgludoL a gymmerent mewn rhyfel oddiar genedloedd 
penodedig. Am hyny y bu i’r Israeliaid, pan wuaethant ryfel 



22C t'DCORS SBlO.t. 

yn eíbyn Midian, ladd yr lioll ddynion, a chymmc-rÿd ÿ bctr» 
ywod a’r plant yn gaethion. Moscs a’u gorchymynodd wedi 
hynyfelhyn: “ Lleddwch bob gwrryw o blentyn, n Ucddwch 
bob benyw a fu iddi a wnaetli ú gwr trwy orwedd gydag 
ef. Ond pob plentyn o’r benywod y rliai ni bu iddynt a 
wnaethant à gwr, ccdwch yn fyw i chwi” (Nutncri xxxi, 
17, 18). 

Gwnacd hyn yn gyfraitll yn inhlitii Isracl.yn yr oll o'u rhyf- 
uloedd yn crbyn dinasocdd a chenedlocdd estronol. Ilywedodd 
Moses mewn perthynas i’rddinas na wnclai heddwch ag Israel, 
“Ti a warchiiei arni hl : a plian roddo yr Arglwydd dy Dduw 
lti yn dy law di, taro ei holl wrrywaid â min y cleddyf; ond y 
benywaid, a’r plant, a'r anifcilinid, a pliob dim ar a fyddo yn 
y ddinas, sef ci lioll yspail a gymmeri i ti ; a thi a fwynliai 
yspail dy elynion, yr hwn a rydd yr Arglwydd dy Dduw i ti. 
Felly y gwn.ii i’r holl ddinasoedd pell iawn oddi wrthyt, y 
rhai nid ydynt o ddinasoedd y cenedlocdd hyn” (Deut. xx, 
12 — 15. Os cadwodd Israel y gyfraith a roddwyd iddynt, 
rhaid yw y pentyrasant gannocdd o flloedd o fenywod caethion 
iddynt eu hunain. Ond pabam eu gorchymynwyd i ddiogelu y 
benywaid, ac nid y gwrrywaid? Am fod yr Arglwydd yn dra 
awyddus i’w bobl Ef gael amidcr o wragedd, o hcrwydd hwynt- 
liwy oedd yr unig bobl, ar wyneb yrhoU ddaear, a gymliwys- 
wyd i godi plant i fyny mewn cyfiawnder; am hyny, cymmer* 
odd yr Arglwydd ofal neillduol i wneyd y fatli ddarpariad ag a 
gyfansoddai Israelyn genedl o anil-wreigwyr. 

Mae y gwrryw wedi ei benodi gan awdurdod Duw i ftd wrth 
bcn ei deulu — i fod yn Batriarch a Gwaredwr iddynt. Pe 
gweddillasid plant gwrryw y cenedloedd liyn yn fyw, bnasai 
iddynt gofio eu tadau, ac fel y tyfasent i fyny, troasent ymaith 
at eilun-addoüaetli a fiìeidd-dra eu tadau; a phe y priodasent 
wragcdd yn mhlith Israel, buasai iddynt fod yn oflerynau nid 
yn unig i ddystrywio eu hunain, ond eu teuluoedd hefyd. 
Eithr nid felly gyda y bcnywaid a ddiogelwyd yn fyw. Cys- 
sylltid liwy mewn priodas gyda dyuion da, i’r rhai y byddent 
ddarostyngedig, a’u plant yr un modd; a byddai i'r dyn, wrth 
fod yn ben ar ei deulu, wared ei lioll wragedd a phlant, trwy ei 
siamplau a’i eirchion daionus. Dddiyma, gwelwn ddoethineb 
Duw yn dinystrio y gwrrywaid, ac yn gwared y benywaid i’w 



füûons sf.ios'. 22? 

bobl, R.icl iüdynt hwy, trv.y lx>r('hcnogi nifcr lawr o wragedd, 
mS i u Uiosogi yr hâd dcwiscdig fcl scry nefocdd. 

(l'w hnrhau.) Cyf. Iìobys Duc. 


TIR, BANIAR, A CHltEFYDD Y SAl.NT. 

Mae Tii bnis ei gnwd yn mynwcs gwawl, 

A'i gTcigiog warchgloddiau ’n lyrdd; 

Mcithriniacth yn ITrwd a dacn ci fawl, 

N’i ancd u wàd ci urdd; 

O'r cantpwyr na choll eu hcnwau bytli 
Glod cofiant y byd yn grwn, 

Gorcuon yr oU a fcddant cliwyth 
A bcrthyn i gyd i hwn: — 

I’ob cysur a dardd o'i heddwch di-liaint, 

A hwnw'n dŵf hardd — ydyw Tir iach y Saint. 

Mae Brmiar a nawf yr awel lem. 

Goruwch y mynyddau càn ; 

Ceir riiyddid a plirawf, fcl aur mewn gcm, 

I’r dcwrion a'i deil i’r làn ; 

Ncrth ysbryd y llcw a sang y graig, 

Lle chwyflr ci harwydd ffracth; 

A thani’n ddyn glew, i wr a gwraig, 

Ni fegir yr un fo gacth: — 

Anrhydedd a llwydd addurnant ei braint, 

A hono'ti ei swydd — ydyw Oaniar y Saint. 

Mae Crrfydd a naid, mewn tanllyd wres, 

I wncuthur yn rliwydd ci rhan; 

Caiff gclyn, wrtli raid, ci nawdd a’i Ucs — 

Hhydd gymhorth i’r Ucsg a'r gwan ; 

Cywirdeb ci bryd a lit'a’n llawn, 

Ei heddwch a’i grym sydd un ; 

Ymgyfyd o hyd i bleidio'r iawn, 

Trwy gariad at Dduw a dyn : — 

Eanged á’r dydd y ehwyddodd ci maint, 

A lion yn y ffydd — ydyw Crejỳdd y Saint. 

Eobyn Ddü, EryrI/ 


AMHYWIAETIIAU, &c. 

IIynt yh Ymfbdwyh. — Ilysbysa un o’r hcnuriaid o’r Dyff- 
ryn, iddynt basio y Saint ymfudol rhwng Laramie a Loup Fork, 
Ffynai y teimladau goreu yn y GwcrsyUoedd, heb ddim grwg- 
nacli nac afiechyd. Edrychai y gweddeuau yn dda, gan fod 
digonedd o borfa; ac yn wir, hwn oedd y tymmor gorcu etfo,- 



l'DGOBN SriOS. 


338 

DVl.F.t)IO\ A M I.YFRAU OtiniWHTH V CY'NADLP.nnAU A'H CAS'R- 
F.NAl', A\l Y CHWARI FR YN TBRFYNU MBDI 30, l>U3. 
Cynnadlfíläau — Sir Fynwy, £2T> I7g !)}c; Sir Fryclieinion, 
6s 5}c: Gorllewin MorganArg. L77 10« 1 }c; I.anclli, 
£21 I4s l }C; Caerfyrddir, .£3 Sir Abertcifl, £12 UsOi(c; 

Sir Feirionydd. £ó 17« 4c ; Sir Ftlnu £ 1 7 4s 3}c; Dyffryn 
Conwy. £4 1 7s 8}c; Sir Ddinbychf £1 '< Gs ijc: Gocledd 
l’enfro, £:ì 9s lc; Sir F6n, £12 15» f>}c; Dcnu l'enfro, 2« 9c; 
Cancen Gymreip I.ìaitjhhiì. £3 Os :ijc. Canr/fnnn — Fendeu- 
lwyn. £0 0s0c; Twynyrodyn, £0 Os Oc; Fplwysnewydd. (ic ; 
Pontfaen, 17s 5c; Carrdyf, £6 9s ôc; Dinas, 7s 1 1 ' c : Llan- 
illtyd, £0 Os Oc ; l'onty typridd. .£3 I6s 10C; Llanfalion, 
.£1 Os 5}c; Aberdâr, £13 4s 8}c; Aocmmman, £5 7s 0}c ; 
Ca|> Coch, lfis lle; Dowlais. £8 t>s 9}c; Ilirwaen. 15s 5c; 
Cwfflnedd, £1 9s 8c ; Hyniui, 19« lc; Gcorpetown. £0 Os Oc; 
Merthyr, £9 14s :>Ic; l'cndarcn. £C 5s l}e: Cefn. £3 17s lOc; 
GwcmUwjji. £0 Os Oc; Ffyunon-Tydfll. £3 15s 8'c; Troed- 
yrhiw.Tfis 6}cl f'ẀBibÿch. £2 Os 3c; Llandaf. 19s 7c : Ynys- 
pau, £.3 13s filc; Hy'mnf (Saes.), 12s llc : Gellifncloî, £2 2s 2C; 
Aberdâr (Saes.). £1 13» ‘c, — Cytiinswni. £287 4s 4}c. (Y 
gwallau i'w pweila.y ~ 

Taliadac o Mbdi 23 ivn Mf.di 30. — Sir Fynwy, £5; Sir 
Fryclieiniog, £1 17s; LlancUi. £4 lns ; Sir Feirionydd, £2; 
Gogledd Penfro, £1 ll)s-. ÿeau Penfro, £2 ; Pendoulwyn, 13s; 
Twynyrodyn, 13s; Êglwysnçwydd, 10s 9c. : Caerdyf, 4s 4c; 
Dinas, 3s 6c; Llarilltyd, I ts 7c; Pontytypridd. 9s ; Aberdár, 
£1 6s 2c; Cap Coóli. l$t>; HirAraen. 2s (>o: fjwmriedd. lOs; 
Iîymni, 13s; Georgetowri, 9» 2c ; Merthyr, llswCefn, £1 17s; 
Gwernílwyn, £1 I ls; Ffynnoa-Tydfil, 10s; Trocdyrhiw. 7s; 
Cwmbacli, £T 4s. — Cyfanswffl, £30 ls. 

Afwyntiad. — Y styriwyd yn .ddoethineb i alw yr Hcnuriad 
Wtn. Simma o Gynnadlédd Crierfyrddin. i lafurio yn Nghyn- 
nadledd Ddwyreiniol Morgauwg : a gadewir i’r brawd Martill 
lywyddu y pynnadledd liono yn ei le ain yr amser presennol. 

Anfoner pob UythyTon, yn cynnwys eirchinn a thaliadau, 
i John Dhvis, Printer, Georgetoicn. Âíertht/r-Tÿdftl. 


C Y N N AV Y S I A P. 


Ulal>— et Lb'wodraflhWr. ci-'Çhymdrilhas, s'ì Srfydliada» 213 

Cy».f»doldrh Oyn . I o 

Priodas Nrfolaidri 220 

Tlr, Raniar, n Chrefydd y Ramt 227 

dmrywiarthan, Ac Ì227 


MF.RTHYR-TYDFIL ; 

ABGtmwrn a cHvnoti.i>»TD >>*» j. njru, csobcetowh. 


UDGORN SEION, 

M«U 

ŵnrii L’ ẃaint. 

Bmr. 15.] HYDREF 8, 1358. [Ctf. VI. 


YR ACITOS O’R C.WAIIANOL SECTAU. 

[Allan o '* Srren Gnnifr,'’ ain Cbwrfror, 1844.) 

Miî. Gomer, — Y mac yn wirioiunlil na.l ocs un cfTaith hcb 
«chos ; o R.rnly nìiul, y mac yn rhaid foil rhyw achos o'r gwa- 
lianol scctau, y rhai a ulwir gan y cyflrcilin, yn wahanol blcid- 
iau Criationogol ; ond ni all hyny fod, tra fyddont yn walianol 
blcidiau; canya y mao Cristionogion yn ccrdded wrth yr un 
rhcol, yn aynicd yr un pcth, yii aclmiau o’r un corfT, a than 
arwciniad vr un Ysbryd, ac yn ufyddhnu i’r un ordinhadnu ; 
canya dywcda l’aul, “■ Trwy un ysbryd y bcdyddiwyd ni oll, 
yn un corfT ; pa un byoag ai Iuddcwon ai Groegwyr, ai cacth- 
ion ni rhyddion; ac ni a ddiodwyd oll i un ysbryd ; a'r rhai a 
arwcinir gan Ysbryd I)uw, y rhai hyn sydd biant i Dduw;” 
ac uid all Ysbryd Duw fod yn arweinydd i ychwancg nag un 
bl&id, onid yw cfc yn gyfuewidioL, bamwch chwi. Ond gan fy 
moii wcdi profi hyn yn eglur yn Seren Ilydref, a chan ci fod 
yn anilwg fod y cacwn wedi eu dinrfogi o’u colynau, fel naif oes 
un o honynt liyd yn tiyn wedi eymmaint â chwyrnu amaf, 
afrcidiol fyddai i mi ychwancgu ar y pwnc hwn; ond ymdrech- 
af ddangos yr achos o honynt i l»b creadur rhesymoL 

Gan ci fod yn warth a dinuyg eithaf (os nid yn gabledd) i 
ddwcyd foii Ysbryd yr uuig ddocth, ac anghyfnewidiol Dduw, 
yn arweinydd i ychwaneg nag un blaid, — y mae o bwys i ni 
wybod pa ysbryd sydd yn arwain ylleill; ac y mae Ioan yn 
ein liateb, gan ddweyd, — “ Yr hwn sydd yn adnabod Duw 
15 [pris lo. 



Î30 


tmGOHS SEIöN. 


sydd yn cin gwrando ni; yr liwn nid yw o Pduw, nid yw yn 
ein gwrando ni; wrtli liyn yr ydym yn adnabod Ysbryd y 
gwirionedd, ac ysbryd y cyfeiliorni." I’aul hefy<l a ddywed, — 
“ Ac y inae’r Ysbryd yn cglur yn dywedyd yr ymcdy rliai yn 
yr amscroedd diweddaf oddiwrth y fTydd, — gan roddi cocl i 
ysbrydion cyfeiliomus, ac i athrawiaethau cythrcuüaid.” Yn 
awr, gan ei fod yn amlwg mai un rcol ysgrythyrol y sydd, a’r 
Cristion dan arweiniad Ysbryd Duw i rodio yn ol y rheol hon ; 
oni raid fod y llcill dan arweiniad ysbryd y cyfeiliorni, yn 
rhoddi coel i ysbrydion cyfeiliomus, ac i athrawiacthau cyth- 
feuliaid? Os edrychwn yn ol i’r Ilen Destamcnt, gwclwn yno 
luocdd o enghreifftiau, fod ysbryd y cyfeiliorni yn arwain ci 
weision, yn mhob ocs o'r byd, i cfelyclm gwcision y gwir 
Dduw. Yr ocdd gan Ysbryd y gwirionedd ei ofli-iriaid, i 
aberthu yn ol gair yr Arglwydd, — yr oedd gan ysbryd y cyfeil- 
iorni ei ofleiriaid, o wehilion y bobl, i abcrthu ffieidd-dra ; yr 
ocdd gan ysbryd y gwirionedd ei oflciriaid i arogldarthu yn ol 
gair yr Arglwydd, — yr oedd gan ysbryd y cyfeiliomi ei Nadab 
ac Abihu, i arogldarthu â thân dycithr: yr oedd gan Ysbryd y 
gwirioncdd ci i’oscs ac Aaron, i wneuthur gwyrthinu gerbron 
Pharaob, — yr ocdd gan ysbryd y cyfeiliorai ei swynwyr, yn 
gwncuthur y cyffelyb trwy eu swynion ; yr oedd gan Ysbryd 
y gwirionedd ci wir brophwydi, yn prophwydo trwy air yr Ar- 
glwydd, — yr oedd gan ysbryd y cyfeiUomi ei au-brophwydi, 
yn prophwydo trwy ysbryd celwyddog, i dwyllo gwr Duw yn 
Bethel, Aliab, ac ereill; a than oruchwyUaeth y Testamcnt 
Newydd, fe ddywcd Pedr, — “ Eithr bu gau-brophwydi hefyd 
yn mhlith y bobl, rnegys y byd<l gau-athrawon yn eich plith 
chwithau, y rhai yn ddirgel a ddygant i mewn hcresiau dinys- 
triol, a Unwer a ganlynant cu dystryw hwynt, o herwydd y 
rhai*y ceblir ffordd y gwirioncdd ;” nc yn moreu Cristionogacth, 
pan dynwyd ymaith gauolfur y gwahaniaeth, a rhoddi y com- 
misiwn i’r Apostolion fyned i’r holl fyd, a phrcgethn yr 
Efengyl i bob creadur, a’r neb a gredo, ac a fedyddier, a fydd 
cadwedig; ac wrth weled yr Efengyl hon am y deymas yu 
Uwyddo i’r fath raddau, a dynion yn crcdu ac yn ufyddhau 
wrth y miloedd, — tair mil ar ddydd y Pentecost, &c., acth yn 
wbwb fawr trwy holl amhcrodraeth Satan. a galwyd cynghor o 
holl ellyUon y fagddu fcwr, er ffurfìo y cynllun goreu i sicrhau 


vdoorx smox. 


a3l 


tì Jojmas, n phcnderfynwyd i Satnn gymmcryd amo yr onw 
o Gristion ol liun (cnnys fc ddywcdir ci fod wcithiau yn ym- 
ritliio nr lun nngcl y golcuni), n scfydlu crefydd dcbyg i’r hon 
n scfydlwyd gnn Grist, ond ci chnel i golli nicwn un pwnc; 
i-nnys gwyddai Satan, fod pwy bynng n gadwni y gyfraith i 
gyd oU, nc a baUni mcwn un pwnc, yn cuog o’r cwbl ; a chon 
fod Crist wedi scfydlu dwy ordinhad yn ci cglwy», sef Bcdydd 
a Swjicr, tucddwyd y gau-nthrawon, dan nrwciniad ysbryd y 
cyfeiliorni, i ddymchwdyd yr ordinhiid o Hodydd yn liollol, 
gan flurflo rhy wbcth o'r cnw, a hncru ci fod yn Uawn cystal i'r 
Ucdydd n scfydlwyd gan Grist a’i Apostolion, cr ci fod yn gwa- 
hnniacthu incwn dull a dcilinid ; ac y macnt wcdi durbwyllo 
y rlian fwyaf o'r byd i’w crcdu, gnn roddi coel i ysbrydion 
cyfcUiornus, nc i nthraw-iacthnu cythrculiaid ; er y gwel pob 
pcrdicn rhoswm, ond y snwl sydd trwy ragfam yn dcwis 
rhoddi cocl i athruwincthnu cyfciliornus, nad ocs ond un Bcd- 
ydd wedi ci sefydlu gan Grist, a rhcol i'w weinyddu mcwn duU 
a dcüioid, mor nmlwg yn y Bcibl ag sydd ddichonadwy i'r Ys- 
bryd Glân ci goaod allnn, “ canys y dirgclcdigactliau sydd ciddo 
yr Arglwydd cin l)uw, a’r [icthnu amlwg a roddwyd i ni ac i’n 
plnnt hyd bytli, fcl y gwnclom hull ciriau y gyfraith hon.” Ond 
pwy a wclodd yr hyn a clwir yn Fedydd gan y gau-athruwon 
yn amlwg criocil yn y Bcibl? Y mae yn wir cu bod hwy yn 
ei gyflawnt wcithiau yn amlwg, wcithiau yn ddirgcl, rliai yn 
gyffrcdin, a rhai yn ncillduol; ac y macnt yn anghytuno yn 
ynghylch sail cu Bcdydd, dull cu Bcdydd, dciliaid cu Bedydd, 
u dyber. eu Bedydd, nes y macnt wcdi ymrwygo, ymranu, ac 
ymblcidio, dan wahanol cnwau ucu Sectau, dros wyncb y 
ddacar, fcl nad oes dyn yn y byd, am a wn i, a all rodili cyfrif 
cywir pa sawl plaid neu sect sydd o honynt yn bodoli yn 
bresennol. Dichon fod Unwer yn mcddwl mai yr eilunaddolwyr 
yw y gau-athrnwon n sutiin l’aul ac erciU mor fynych am 
ilanynt, gan ein rhybyddio i’w gochelyd; oud nis gall hyny 
fod, canys y maent yu ngwisgoedd deflûd, ueu yn debyg iddynt, 
vr hyn nid yw yr eilunaddolwyr mewn un gradd. “ Wd," cbe 
rhywun, “onid oes llawcr o au-athrawou yn y wir eglwys 
Apostolaidd?” Y mac liyny ctto yn anmhosibl; gall fod yno 
tawcr ar au-ddybcnion. ond rhaid cael gau-atlirawiactli cyn 
gwncuthur gau-atlirawou ; ac uid ocs ond un ffurt’ o atliraw- 



2.12 


cnGOns- seios. 


iaoth yn egln-ys Crist, canys dyn-ed Pnul, “ I Dilnw y hyildo y 
«liolch, eicli hod cliwi pynt yn weision i bcchod ; cithr ufydd- 
hau o honoch o’r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i 
chwi; É ’ ond y gau athrawon yw y rliai sydd, “a chanddynt rith 
duwioldeb, eithr wedi gwadu ei grym lii; y rliai hyn goclid di: 
yn dysgu hob amser, ac heb allu dyfod un ainser i wybodaeth y 
gwirioncdd. Eithr megys y safodd Jannes a Jambres yn erhyn 
Moses ; felly y mae y rhai hyn hefyd yn sefyll yn erbyn y 
gwirionedd; dynion o feddwl llygredig, yn angbymmeradwy o 
ran y ffydd. Fel y mae yn ysgrifenedig, V mae y bebl hyn yn 
fy anrhydeddu â'u gwefusau, ond eu ealon sydd bell oddiwrth- 
yf ; eithr yn ofer y maent yn fy addoli, gan ddysgu yn lle 
dysgeidiacth orchymynion dynion; gan adael heihio orchym- 
ynion Duw, yr ydych yn dal traddodiad dynion, gan roddi coel 
i ysbrydion cyfeiliomus, ac i athrawiaethau cythreuliaid." 

Gbjn Tarell. Cì'MRo Cloff. 


TRIODAS NF.FOLAIDD. 

[Ps.rharl o durt. 2Î7.] 

Mae nifer plant yr Isracl, wrth eu eyferbynu â nifer y teulu- 
oedd, yn dangos y rhaid fod aml-wreigiacth wedi cael ei arferyd 
i helaethder mawr iawn tra yr oeddynt yn yr anialwch. Gor- 
chymynwyd Moscs i gymmeryd nifer vr holl wrrywaid o 
ugain mlwydd eu hoedran ac uchod a’r a oeddynt alluog i 
fyned aUan i ryfel. — Num. i, 2, 3. Canfyddwyd fod y nifer yn 
chwe chan mil a thair mil a phum cant a deg a deugain 
(adn. 46). Tra thebygol ydyw y huasai i nifer y gwrrywaid 
dan ugain eu hocdran, pan eu chwanegid at y lleill, gynnyddu 
yr unrhyw i oddeutu miliwn. Niferi y benywaid, mae yn 
fwyaf tehyg, oedd y mwyaf o lawer, oblegid i’r Aifftiaid. 
uwchlaw deugain mlynedd cynt, ddechrcu dinystrio y plant 
gwrryw. Rliaid i holl genedl Israel. gan hyny, fod yn rhywbeth 
agos i ddwy filiwn a hanner. Yn awr. pa faint o wrrywaid 
cyntaf-ancdig ydoedd yn y llu lliosogliwn? Ateb: nid oedd ond 
dwy fil ar hugain a dau cant a thri ar ddeg a thrugain. (Gwel 
Num. iii, 43.) O ganlyniad, nid oedd yn mysg yr holl nifer 
ond cyfartalwch o un allan o hob pedwar ar bymtaeg ar hugain 
yn gyntaf-anedigion. Pa fodd y dichon hyny fod ? Ni allasai 


CDCOR.N SCION. 


23.1 


Í-Xl yo ddiclioriadwy ond yn unig ar yr cgwyddor o aml-wrcig- 
iaetli a fudolai yn mhob tculu br&idd ; oblcgid ni allasai l'od 
gan bob bcnyw bcdwar ar byintheg ar hugain o feibion; a 
rhaid yw cotìo na allasai ond un allan o’r nifer hwn fod yn 
gyntaf ancdig. Yn awr, dichonadwy oedd i ddyn a chanddo 
bcd&ir gwraig berchcnogi pcdwar ar bymtheg ar hugain o feib- 
ion; yn yr achos yma ni fuasai ond uu allun o’r nifcr a allasai 
fod y eyntaf-ancdig. l’erthynas yn unig i’r dyn yr hwn sydd 
ben tculu a fyddai y cyntaf-auedig, uc uid i’r fcnyw. Kr fod 
gau Jacob bc-lair o wragcdd a dcuddcg o feibion, etto lieubcn 
yn unig a elwid yn gyntaf-anedig. Dichon y dywcdir fod yno 
lawcr o dculuocdd a’u cyntaf-anedigion yn ferched: o hyn nid 
oes ammhcuaeth. Caniatewch fod y ddau ddosparth o deulu 
oedd yn gyfartal, cr hyny ni fyddai ond pedair mil a deugain 
pum caut a chwech a dcugain o dculuoedd yn perchenogi 
plant yn holl Israel; cymmeryd i’n hystyriaeth y teuluoedd 
hyny nad oedd ganddynt blant, ni allasai holl nifer y tculuoedd 
yn Israel fod yn hclaelhach nâ deg mil u deugain. Yn awr, 
rhaid cymmcryd i fewn ddwy filiwn a hanncr o bobl oll i ddcg 
tnil a deugaiu o dculuocdd, yr hyn a fyddui yn gywir ddeg a 
dcugain i bob tculu. Gan na allasaí un wraig fod yn fam i 
wyth a dcugain o blant, ymddengys yn eithaf penderfynol 
mai rhaid ydyw y fod ugos i bob teuly yn Israel wcdi arferyd 
aml-wrcigiaeth. Gan y cy nuwysai teulu ixib dyn, o lciaf, ddeg 
a deugain o bcrsonau, ac os caniateir pump o blant megys cyf- 
artalwch i bob gwraig, yna rliaid yw y cynnwysai teulu pob 
dyn oddeutu wyth o wragedd a deugain o blant. Nid oes 
yna fodd i gilio ymaith oddiwrth y prawtìadau ysgrythyrol 
liyn yu mhlaid aml-wreigiaeth. Ni ddichon un dynsawd 
egluro ar unrhyw egwyddor arall, y modd nad oedd ond dwy 
fll ar liugain dau caut a tliri arddeg a thri ugain o wrrywaid 
cyntaf-anedig mewn cenedl y rhaid i’w phoblogaeth, wrth gyf- 
rifiad iscl iawn, fod â’i nifer yn ddau filiwn a hanner. 

Ni allasai fod dros ddeg mil a deugain o ddynion priodasol 
yn Israel yr atnser hwnw, wrth y cyfrifiad uqhaf, ac etto rhaid 
fod yno rywbeth fel tri neu bedwar can mil o fenywaid pri ■ 
odasol. Nifer y gwyr priodasol a gyfrifwyd yn agosiadol 
allan o nifcr y gwrrywaid cyntaf-anedig. A nifer y benywaid 
liriodasoi a gyfrifwyd yn agosiadol oddiwrth holl nifer Israel. 



23-1 


UDGORN SGION. 


Wrth y cyfrifiail uctiod deuai nifer y gwrrywaid nad ocddyn» 
yn briod i oddeutn naw cant a deg a deugain mil ; o’r nifer 
hwn byddai yuo dros buin cant a deg a deugain mil uwchlaw 
ugain mtynedd cu hoedran, heb briodi; tra y byddai nifcr y 
benywaid heb briodi yn oddeutu unarddeg neu ddeuddeg 
can mil. 

O’r gwrrywaid byny ag oeddynt ddigon hen i briodi, nid 
oedd megys cyfartajwch, ond gan un allan o bob deuddeg 
teulu. Rliaid yw y bu rliyw actios am hyn. A fcdr rhyw un 
roddi achos rhesymol? A fedr rliyw un ddweyd ]>aham nad 
ocdd ond oddeutu un ran o ddcuddeg o’r dynion yr amser 
hwnw yn pcrchenoei teuluoedd? Onid oes genym reswm i 
gredu nad oedd ond y cyfartalwch bychan liwn o’r dynion yn 
deilwng o wragedd ncu blant ? raliam yr oedd deg mil a 
deugain o ddynion wedi cu bcndithio gyda rtiyw dri neu bcd- 
war can mil o wragedd, tra dros buni cant a deg a dcugain 
o filoedd heb yr uu o gwbl? Nis gallwu ateb y gofyniad hwn, 
ond yn unig ar yr egwyddor fod lJuw yn rhoddi gwragedd a 
plilant mewn cyfiawnder mawr i’w weision ffyddlawn, ac yn 
eu hattal oddiwrtli yr anffyddlawn, rliag ofn y cynnyddent yn 
olafiaid angliyfiawn ar y ddaear. l’e ymddygai Duw at ei 
Saint yn Utah ar yr un egwyddor yn awr, ag a wnaeth Ef 
yn yr hen amscroedd, ni fyddai yn ddim dyeitlirwch pe rliodd- 
ai Ef i lawer o’i weision nyddlawn y can cymmaint o wragedd 
a plilant; tra y cyfyngid creill llai ffyddlawn i un, ac ereill o 
liyd hcb yr un o gwbl, fel y riian fawr liosocaf o Israel yn yr 
auialwch. 

Ve dywcdai rliywun nad yw y duU y cyfranai Duw ei fen- 
dithion dan yr oruchwyliaeth Foesenaidd, yn gymliwysiadol 
ilan yr Efengyl, gofýnein, mewn gwrth-atebiad, A ydyw yn 
fwy boddliaol yn ngolwg Duw i ddyn drwg ddwyn teulu i 
fyny mewn drygioni, dan yr oruchwyliacth Efengylaidd, nag 
ydoedd dan yr oruchwyliaeth flacnorol? Ai nid ydyw y can- 
lyniadau drwg yr un dan bob goruchwyliaeth? Ai nid ocs 
yna yr un faint yn gywir o berygl i ddyn drwg, ddwyn 
dystryw a thrueni tragywyddol ar ei deulu dan yr Efengyl, fel 
dan y gyfraith? Os yw Duw, gan liyny, yr un mor anfodd- 
lawn yn awr gyda theulu a feitlirinir mewn drygioni, ac os oes 
yna yr unrhy w berygl o ddinystrio eneidiau anfarwol yr liiliog- 


ÇDGOHS SF.IO*. 


23S 

«tih yn awr, aR a oeJJ Jan yr oruchwyliaeth FocscnaiJJ, yna 
pahuin y tybir yn JJycitlir foJ Duw yn arferyJ yr unrhyw 
rwystrau yu awr ap a wnacth Ef yn y cynfyJ, i attal cynnyJJ 
v Jrygionna,a'r unrliyw rwyJJincb i gynnyJJu yn fnwr Jeulu— 
oeJJ y cyflawn? I'aliam ei cyfriflr yn afreaymol i Dduw roJJi 
Uawcr o wragedd a plilant i'r rhai a orchymynent eu tylwyth 
tncwn cyfiawnder, fel y gwnaetb Abraliam, ac attal y bendith- 
ion hyn oddiwrth ereiU ag oeddyut annheilwng. 

Mae y tystiolactbau a'r rhesymau hyn, a'u sylfaenu ar gyfar- 
talwch niter y gwrrywaiJ a'r benywaid yn L'tali, yn dym- 
chwelyd y gwrtbwynebiadau mawrion i ainl-wreigiaeth yn 
cfleitbiol. Gwelir, pe buasai y gwrrywaid yn y Jiriogaetb 
hono, yn bum gwaitli lliosocach nâ’r benywahl, cr hyny, 
Jangosasai y rhesymau blaenorol yr anghcnrheiJrwyJJ o 
aml-wreigiaeth; odJigcrth y gelliJ profl foJ yr holl wrrywaid 
yn y Jiriogaeth hono yn gyfartiJ flyddlawn, ac o ganlyniad yn 
gyfartal Jeilwng o'u hymddiried gyda y bendithion mawrion 
hyn. Ond dichon y gofynir, l’wy sydJ i benderfynu ar deil- 
yngdod neu annlieilyngdod y bobl? Atebwn, yr un Bod ag a 
benderlynodd yn wastadol bob achos o bwya yn mblitli ei liobl 
Ef. Eithr onid oes yna berygl mawr o fod yu dwylledig? Oes: 
y nutc yna berygl bynod o fawr, yn wir, oddigertli i chwi gredu 
mown Duw sydd yn dadguddio yn awr megys ag y gwnaetb 
Ef yn yr hcn ani6eroedd. TwyUwyd holl genedloedd y djacar 
t>ob amser yr nctliant mor bell oddiwrtli Dduw, fcl na lefnrai 
El'e wrthynt; gadawir hwy y pryd liyny i ddilyn eu dychytn- 
mygion cu hunain, y rhai ydynt yn sicr o'n twyllo. Ond 
pan lcfaro Duw, nis dichon y dygwydd twyU. Mae ei ddefaid 
Ef yn ndnabod ei lnis, a chanlynnnt Ef ; am byny, nid yw 
bosibl twyUo yr etlioledigion ; o herwydd y macnt yn ymddydd- 
an â Duw, ac nid yw Ef byth yn twyllo neb. Os pobl Utah 
yw pobl DJuw, yna nid oes yn ddichouadwy iddynt gael cu 
twyllo ar unrhyw bwnc mor fawr ei bwys à liwnw o aml-w reig- 
iaetli; oblegid nid oes gan un dyn hawl i’r bendithion hyn 
oddigerth i Dduw eu rlioddi iddo, trwy ci was Ef y prophwyd. 
Ond, ar y llaw arall, os nad oes gan bobl l tah hrophwyd, yna 
nid ydynt yn bohl i Dduw, eithr y maent dwylledig fel yr oll 
ereill o’r byd Cristionogol ag ydynt heb brophwydi. Tn yr 
achos olaf, nis byddwn yn deUwng o hyd y nod un wraig, 



230 


ÜDUOR.N hEION'. 


llawcr llai lliosogrwyd 1. Ni fu pol>l lieb fod propliwydi ncaJ 
ddynion ysbrydoledig yn eu plitli, erioed yu dcilwug o wragedd 
neu blant mewn unrhyw oes o’r byd. Gan liyny, os na all pobl 
Utah ymofyn â Duw, a derbyn dadguddiadau oddiwrtho Ef r 
nid oes ganddynt hawl i wragedd a phlaut, mwy nag sydd gau 
y byd Cristionogol gwrthgiliedig. Mae y cyfiawndcr ueu yr 
anghyfiawnder o gael nml-wragedd, neu hyd y nod un wruig r 
yn dibynu oll ar y gofyniad syml, l‘a un a yw y bobl a 
feiddiant briodi, yn bobl i Dduw, ai nad ydynt? Os nad ydynt r 
nid oes ganddynt liawl ddwyfol i hyd y nod un wraig; os 
ydynt yn bobl iddo Ef, mae ganddo Ef yr hawl ddiammheuol î 
ddangos trwy ei Brophwyd Ef, j>a nifer o wragedd, os neb, a. 
all pob un gael. 

Ond a fyddai yn iawn i Saint y Dyddiau Diweddaf briodi 
aml-w ragedd yn unrhyw o’r taleithiau, neu diriogaethau, ncir 
genedloedd, Ue gwaherddir y fatli arferion gan gyfreithiau dyn'? 
Yr ydym yn ateb na fyddai; ni fyddai yn iawn; oblegid y 
gorehymynir i ni fod yn ddarostyngedig i’r awdnrdodau y 
sydd. Cyhyd ag y byddom byw o dan eu rhaglawiaeth, gor- 
chymynir i ni gadw cu eyfreithinu, oddigerth fod eu cyfreitliiau 
yn anghyfiawn, fel y rliai liyny a roddwyd gan Nebuchodonez - 
zor, yn gorchymyn i’r lioll bobl syrthio lawr ac addoli y ddelw 
aur a barodd Ef ei chodi i fyny; yna byddai i ninnau yrr 
ddiammau, wrthryfela fel y gwnaeth y tri Hebreaid. Ond pob 
cyfreithiau a aUcm eu cadw heb halogi ein cydwybodau, ein 
dylcdswydd yw ufyddhau iddynt, cyhyd ag y byddom byw 
danynt. Yr ydym yn credu am y cyfreithiau a oso lwyd yn y 
gwahanol dalcithiau a thiriogaetliau, yn erbyu aml-wragedd, 
eu bod yn anghytunol ä'r flfurf-lywodraeth, yn tarddu allan o 
arferion cul-gyfyngol, a dall-bleidiol Cristionogaeth wrthgiUed- 
ig. Er liyny, dyledswydd y Saint, cyhyd ag yr arosant dan y 
fatli gyfreithiau auhael, ydyw cydsynio à hwynt yu fanwl. 
Ond os ewyllysiant fwynhau y breintiau a ganiateir gan air 
Duw, a chan Ffurf-lywodraeth ogoneddus ein Gwerin-lyw- 
odraeth Genedlaethol, bydded iddynt ymadael o dan raglaw- 
iaeth y cyfreithiau taleithiol anliael hyn, a myned i Utah, Ue 
y mae rhyddid crefyddol yn cael ei oddef, a Ue mae gan bob 
pobl a phlaid yr hawl i addoli fel eu boJdheir, a phriodi cynuifer 
o wragodd a’u boddheir, a bod yn gyfrifol i Dduw ac uid i ddyia. 



rnGOUN WEIOÎf. 


23 ! 


Cyfreitliiau «ydd fwriadol i attal troscdd, a chyfraith ddnd- 
(,’uddicdig Duw, a gulcuni cydwybod, ydynt ddigonol i helaoth- 
rwydd at heodcrfynu beth «ydd droacdd. Ni fydd i gydwybod a 
gytarwyddwyd yndda, bcudcrfynu fod unrhyw bcth yn dro.wdd, 
nad ydyw yn anghyuon â’r gyfraith ddudguddicdig. Gan fod 
ainl-wreigiacth yn borflaith gydwcddol â'r gyfraith ddadgudd- 
icdig, nid yw yn drusedd; ac am liyny, ni ddylai unrhyw 
gyfnithinu dynol ci dadgan fcl y cyfryw; ond dylid gadad 
|mb dyn yn bcrflaith rydd mcwn |nrthvna« i'r peth hwn, cyn 
bcllcd ag a wnclo cyfreithiau dynol ag cf. 

Hydd i bob cydwybod olcucdig, yr un niodd i gair Duw, 
ddywedyd wrtliym fod cclwydd, lladrato, yMjH'ilio, gwncuthur 
godineb, gormcsu, Uudd, a HawercreiU o wcithredoedd cyffclyb, 
yn droscddiadau; ac o ganlyniad, dylai y swydilogacthau 
deddfroddol osod cyfreithiau docth a chall cr cu cospcdigaeth. 
Ond jia le y dadgcnir yn ngair Dnw fod uml-wn'igiacth megys 
troscdd ? Ddini yn uu Uc, citlir yn y gwrthwyneh, y tnac yu 
cacl ei gymmeradwyo gan Dduw. A gaiff doethincb ddynol, 
yntc, ryfygu gosod cyfrcithiau yn crbyn y pcth liwnw, yr 
liwn ná chollfernir mo hono, fcl trosedd, yn un lle o fcwn i'r 
onicluu dwyful? A raid i ni dan gymblcthiadau Uydain y 
Ffurf-lywodraoth Amcricanaidd, gacl ein gorfodi i ymgrymu 
i dybiuu cul-gyfyngol Cristionogacth wrthgilicdig? A raid i 
ni gau i fyny ein cydwybodau mcwn plisgyn cncucn, a cbym- 
nicryd ein gorfodi i ymostwng i dybiau dall-blcidiol, a mym- 
Jiwy. a dcfodau oesocdd tywyll pabyddiactlt, a drosplwyddwyd 
i ui trwy goel-grcfydd ein tadau? A raid i ni fod yn gaeth- 
iou defod, a rhoddi ymostyngiad i ddylanwadau cnaid-ddinys- 
triol achlafychus Cristionogaeth ddiweddar? Na: ni chafodd 
rhyddid Americanaidd ei sefydlu erioed i ddybenion mor 
gaeth-wasaidd; ni chyd-gyssyUtwyd erioed mo Ffurf-lywod- 
raetli ein gwlad i lethu cydwybod dyn, a dodi arno ef iau 
haiarnaidd y goel-grcfydd llufcinig; ni bu i'n harddcrehog 
dadau erioed ymladd a gwaedu i gymmunu i'w plant etifedd- 
iaetli rhyddid wedi ei chymmysgu gyda thraws nwdurdodaeth; 
ni wnaed erioed y balch eryr Americanaidd i estyn allan ei 
adenydd ac uwch-hedeg i'r làn, i watwar tir meibion rhyddid. 
Hliyddid — annhcrfynedig ryddid cydwybod, a ddylai fod yn 
nodwcddu cyfreithiau jiob un o Daleithiau yr Uudeb raawr ac 


238 


UDCOBS SEION. 


cstyncdig liwn. Yma dylai yr Ilindŵ a'r Cliiniad, gacl can- 
iatád i ymgrymu ac addoli duwiau cilun-addolgar eu tadau, 
Iieb eu Uaflonyddu na’u uiweidio, cyhyd nad ydyut euog o un 
rliyw droscddiadau, a bod heb wncuthur unpetli o dueddiad i 
ddrygu cymdeithas. I)an ffurf y Duw-lywodracth, cospid 
eilun-addolwr gyda mawolaeth ; oblcgid mae eilun-addoliaeth 
yn drosedd mawr yn ngolwg Duw. Duw-lywodractli u ystyriai 
bob crefydd, oddigcrth un, yn droscddol, a therfynai ac a 
aingauai oll ond un. Eithr nid yw llywodractli y gcnedl hon 
yn dduwiolaeth; bwriadwyd lii i roddi rliyddid crefyddol i 
bawb; ac at ddwyn y golygiadau hyn allan, dylid goddcf 
crefyddau yn mlilith cenedloedd paganaidd ynia, ac i'w canlyn- 
wyr gael yr un araddiffyniad gau y gyfraith, ag a ddyry i’r 
Trefnyddion, Bedyddwyr, Ilenaduriaid, ncu i unrliyw gym- 
deithas arall. Os oes i unrliyw grcfydd uad yw ynymladd g|'da 
rfurf-lywodracth y wlad gael ci gwaliardd, bydd i’r un rheol 
wahardd pob un o'r Ueill. Cyhyd, gan hyny, ag mai y ffurf 
bresennol o Werin-lywodraetli hon yw cin Ilutnan, bydded i 
grefyddau pob cenedl gael eu hamddiffyn yn gyfartal. Os yw 
neb yn mhlith cencdloedd Asia, neu Affrica, neu ynysoedd y 
môr, yn ystyried mai iawn yw aml-wragedd, ac yn ewyllysio 
ymfudo gyda eu teuluoedd lliosog, a dyfod yn ddinasyddion o'r 
Werin-wladwriaeth fawr hon, hwy a ddylent gael y rhagor- 
fraint liono, heb eu gorfoîi gan Dalaeth.gyfreitliiau anghytun- 
ol â'r ffurf lywodraeth, i rwygo i fyny eu teuluoedd, ac ysgaru 
eu gwragedd oll ond un. Mae y Talaeth-gyfreithiau anhacl 
presennol, yn gwarafun ymfudiad o oddeutu pedair rlian o 
bump o gcnedloedd y ddaear, ac etto ffugir fod ein gwlad yn 
nawddle i bob cenedl. Eithr gadawer iddynt wneyd y cynnyg 
uuwaith, a chanfyddant yn fuan cin carcharau wedi eu Uenwi 
ag aml-wreigwyr didwyll ond anffodiog ; canfyddant yn fuan, 
gyda’r eithriad o un, y bydd i’w gwragedd, pa mor anwyl bynag 
i’w calonau, gael cu Uarpio allan o’u cofleidiad A yw hyn 
yn freinioldeb a rhyddid! Ai hyn yw y noddfa garedig a 
ddelir allan i’r gorthrymedig o bob eenedl!! A raid iddynt 
adael yr hawl-freintiau anwylaf a mwyaf cyssegredig a fwyn- 
hiiwyd erioed gan ddyn, a thori ar wahan y cylymau teuluol o 
hoöUer priodasol a chariad, mewn trefn i fod yn gyfranogion 
o'n Uettygarwch? Na ymffrostia, 0 America falch, o baeüon- 



CDGonri sF.ios. 


239 


turwvj(l dy «ofydliiulau, pan y mac y fath gyfrcithiau anhaclion 
yn iiiL'Udigo dy dir! Wcdi ci iMarortwng i’r gollad o'i dculu, 
da y dichon i’r gone»t hatriachaidd ddwyreinydd floeddio, 
“ Hhodda i nii fy njrwrnifcdd a fy mhlant, a gád i America 
gadw ei rhyddid cynnygicdig i ercUl »ydd a'u mcddyliau «ûoc* 
wedi cu snrnu dan beuchwibaodod a choel-grefyddau crcfyddol 
y Pabyddioo a'r 1‘roteitauiaid ! lUiodda i nii fy ngwrngedd a 
fy rahlant, n rai a ddychw eiaf i'm gwlad encdigo!, Uc nad yw 
hnwl-freintiau cysicgrcdig y cylch tculuaidd yn caol cu gorei- 
gyn a’u tori nr walian gan onodiadau dcddfroddol! Uyro i mi 
fy ngwragcdd a fy nihlant, ohlugid hebddynt hwy coUodd Ruin 
rhyddid ei fclyidcr yn fy tighluitiau! Iíyro i mi fy ngwragodd 
a fy raliiant, ac yrydwyf cwyllyRgar i ddyoddcf calcdi yr llcn 
Fyd, racwn trcfn i ddianc oddiwrth gyfreithiau rhwymcdigol, 
cocl-gTefyddol, a gorthryuiu» y Ncwydd!" V rhai hyn a fydd- 
cnt y tciraladau gan flliynnu o brciwylwyr yr llen Fyd, ih» 
ymfudcnt i’n gwlad ni a cbacl tori i fyny cu teuluoedd, a 
hwythau cu carclutru ani anil wrcigiacth, gan cin Tnlacth-gyf- 
rcithiau angliytunol â'n ffurf-lywodracth. Pahnni na fyddai i 
ddinasyddion Amcritianaidd, yntc, godi i fyny gydag un cyd- 
nyniad, a gwrthalw y ryfrcithiau unhacüon a gorthrymua 
hyny, a gadacl i'r rbyddedigaethau a gymtnunwyd i ni, gan 
waed dewinol ciu licnnfinid arildcrchog, i’w rawynhau i'r cstyn- 
iadau llawnaf ? Paham nn fyddni i'r Araerica rocsawu gor- 
thryraedig, a mathredig feihion yr Hcn Fyd, i fwynhau 
gloddcst ein tir, a hawl-freintiau mawrion ein Ffurf-lywodracth 
gyssegrcilig, licb rwygo nllan o'u cofleidind y pctli sydd anwyl- 
ach nà bywyd, y mynydyn y gosodnnt drocd nr cin tracthau. 
(l'w barhau.) 

Cyf. Roby.h Dnr. 


CYN-FODULDEB DYN. 

[Ptfrliad o dud. 2*20 ] 

62. Os nad oedd gan ddyn cyn y cwymp, wybodaeth am 
drueni, mae yn aralwg ei fod liefyd wedi bod yn nnwybodus 
ara natur dedwyddwch; o herwydd er ei osod mewn amgylch- 
indau lle nnd oes trueni, etto nid yw yn gwireddu fod y cyflwr 
hwn yn gyflwr o ddedwyddwch : ni allai neb egluro iddo natur 



240 


CDGOBN 6EIOS. 


(ledwyddwch : y meddylrith *m ddedwyddwch ni allai byth 
frned i’w feddwl hyd oni tfurfìai feddylddrych am scfyllta ncu 
Ryflwr natur gyfcrbyniol. Pe dirnadem aiu töd yn cael ei osod 
mewn amgylchiadnu Ue y byddai fl'rwd barhaus o oleuni yn 
llewyrchu amo, ei derwynder heb fod byth yn amrywio — pe 
dirnadem ef ruegys heh bytli gau ei lygaid ar y golcuni hwn, 
byddai yn anbyall iddo wybod am natur ty wyllwch ; byddai 
yn gyfartal amnhosibl iddo i ffurflo un meddylrith iddo fwyn- 
lmu goleuni : gulcuni nia gellid ei eglurhau iddo, megys peth 
gwrthwyneb i dywyllwch; ac er pc byddai byw yn y golcuni 
yna yn dragywyddol, nis gallni byth ci werthfawrogi ef, nis 
gallai gyferbynu ei gyflwr inewn goleuni â chyflwr un arail 
mewn tywyllwch; o herwydd ni fyddai ganddo un dychymmyg 
beth oedd tywyllwch: mewn trefu i ddeall y gwahanincth 
riiwng goleuni a thywyllwch, n gwerthfawrogi bendithion yr 
un, yu gyferbyniol ag anhyfrydwch y llall, rhaid iddo brofl y 
ddwy sefyllfa wrtliwyncbol. Felly liefyd, gyda golwg ar y 
meddylddrych o ddedwyddwch ; mewn trefn i benderfynu yn 
ei feddwl ei hun pn beth yw dedwyddwch, rhnid iddo fod yn 
aliuog idd ei gyferbynu â thrueni ; ond os nad oes ganddo un 
meddylrith am drueni, nis gallai wneyd y gyferbyniaetli, ac 
yu ganlynol nis gallai flurtio un meddylrith ynddo ei hun, fod 
ei sefyllfa yn sefyllfa o ddedwyddwch. Y gair dedwyddwdt a 
fyddai yn enw gwag, o’r hwn nis gallai ffurfio un meddylrith 
am ei ystyr. Yna, rliaid fod sefyllfa ein rhieni cyntaf, cyn y 
cwyuip, wedi bod yn fath o sefyllfa ganolaidd, lieb ganddynt 
wybodaeth am ddedwyddwch ná thrueni, nac ychwaith yn 
mwynhau un na dyoddef y llall, heb wcrthfawrogi eu cytìwr, 
oblegid nis gallent ei gyferbynu ag unrliyw gyflwr gwrthwyn- 
ebol. Yr ocdd yn anghenrheidiol, gan hyny, iddynt hwy brofì 
poen neu drueni, fel y gallent wabaniaethu a gwertlifawrogi 
Uedwyddwcb. 

G3. Gan lbd yr Arglwydd yn herftaith mewn daioni, nis 
gallai yn gysson â’r gallu mawr hwn o’i natur, roddi ix>en neu 
drueni ar fodau diniwed, fel ein rliieni cyntaf. Os gwnacth efe 
liwynt yn ddarostyngedig i boen, ei waith nis gallasai fod wedi 
ei gylioeddi yn dda iawn : ac os y gosododd efe boeu arnynt 
hwy tra yn eu sefyllfa ddiniwed. yr holl Nefoedd a’i hystyrias- 
eut Ef yu anghyfiawn, a chyhuddent ei ddaioni. Poen ncu 



CDfiOn» fF-lOlC. 


341 


ilrucni rnid fod yn íjnnlyni ul o ilronoddind. I’ob pocn yn y 
bydy»*nwd »ydd yn wrciddiol mewn troM‘ddiud. Ond ein 
rhieni cyntnf, trn yn ddiniwed, ni wyddent nn dr. m» drwg: 
gwyddent fod Ihiw wedi rhoildi cyfrnith gydn golwg nr (Trwyth 
rhyw hren, yr hwn y dyweclwyd wrthynt oedd *• bren gwybod- 
neth dn n drwg.” Yr enw *yml o'r pren hwn ni ri»ldodd 
iddynt foddylrith nm nntnr nn ila nn drwg. Gwyddent fod 
Duw wedi rlioddi gorchymyn i bcidio bwyta o’i flrwyth; ond 
ni wydilent hwy fod ufydd-dod i'r gyfrnith hon yn ddn, nc an- 
ufydd-dod iddi yn ddrwg. I’e dywedaaid wrthynt fod ufydd- 
hnu i'r gyfmith yn dda, n l>od nnufyddhnu iddi yn ddrwg, nis 
gallnsent fod wcdi dcnll yr enwnu; da n drwg oeddynt eiriau 
di-ystyr iddynt hwy. Gwir oedd, ddywedyd wrthynt nm y 
gospciligaeth a weinyddid nrnynt hwy os y troseddent y gyf- 
raith. Ond nis gnllent (furflo un meddylrith nm natur marwol- 
aoth, mor bidl ng yr oedd y tcimhid yn pcrthyn; ac nm hyny 
ni snfent yn ofn mnrwolacth. i’e gwelsai l)uw yn addn* i 
ddywcdyd wrthynt cyn y cwymp, taw mnrwolneth (unsni ym- 
ddattodiad corlf ac ysbryd. y buasni idd eu cyr(T ddyehwelyd 
i'r llwch, ac y buasni eu hysbrydoedd yn druenus, etto nis 
gnllnsent fod wcdi deall y bua-ai y fath sefyllfa o bethau yn 
drucni ; nis gallnsent ffurflo un meddylrith nm ddrygedd rnnrwol- 
aeth, neu y buasai yn nnfantais iddynt hwy i gael eu cyrff a'u 
hysbrydoedd yn ysgnredig. Sefyll mewn ofn o gosp a ddangos- 
ai y rhaid fi*l gnn yr hwn n ofnai fel hyn, ryw ddychymmyg 
am ilrueni; ond gnn na wyddai ein rhieni cyntaf nin drueni, o 
herwydd nn wyddent nm ddrwg, yr oedd yn nnmhosibl iddynt 
fod ag unrliyw ofnnu, gydn golwg nr y canlyniadau a ddeillient 
o anufydd-dod. Oddiyma yr oeddynt yn ddeiliaid neu wrth- 
ddrychnu cyfaddas i gael eu hudo i nnufyddhau i'r gyfraith, 
heb unrhyw ofn. Nì ddnrfu idd eu Tnd erioed wgu arnynt, am 
hyny nis gallent ddirnad am natur gwg. ICu lioll weithredotdd, 
cyn gwybodaeth o dda a drwg, rnid fod i ryw helaethder. heb 
unrhyw deìlyngdod neu nnnheilyngdod. Pe cyflawnnsent ut- 
rhyw weithredoedd pa rai a ystyriasid yn dda, pe eu cyflawn- 
asid gan fodau a wybuascnt dda, etto, o herwydd eu lianwyb- 
odacth am natur da, y cyfryw weithredoedd ni ystyriasid yn 
dda na drwg. Am liyny, hwynt-hwy, tra yn y sefYllfa hon o 
anwybodacth, nis gnllent wneyd da, o herwydd ni wyddent 



242 


L’DGOR.N SEIOS. 


natur da; nis gallent ychwaith ddyagu natur da, hcb droseddu 
y gyfraitli, a chan f. l hyn ddysgu natur drwg; y pryd hwnw, 
ac nid hyd hyny, y dysgcnt trwy brofiad, fod un rywiogacth o 
wcithrediad yn dda, a rhywiogaeth arall yn ddrwg. 

G4. IIcli wybodacth am dda a drwg, o ddedwyddwch a tliru- 
eni, nis gallcnt gael un amgyflrcd ain gyfiawnder a thrugarcdd. 
Yraayniad o gyfiawnder sydd yn cynnwys nid yn unig gwyb- 
odacth o'r hyn sydd uniawn ac anuniawn, ond gwyliodaeth o’r 
gosp pa un a ddylai gael ei gweinyddu ar y drwg-weithrcdwr. 
Dcalltwriacth am natur trucni a gynnwys ddcnlltwriaeth ani 
gyflawnder; ac hcb wybodacth o'r olaf, nis gellid flrurfio am- 
gyffrcdion am natur y blacnaf. Ein riiieni cyntaf, yn y scfyüfa 
lion, ni wels&nt crioed unrliyw un yn dyoddef gofynion cyf- 
iawndcr, o dan gospedigactli o gyfraith domlig; ni welsant 
liwy criocd drugaredd yn cacl ei chynnyg i föd yn y fath 
gyflwr. Cyfiawnder a thrugarcdd a fyddcnt ciriau iddy.it hwy 
Jicb un arwyddocâd; y nieddylrithian am eu natur, nis gallcnt 
yn eu scfyllfa ddiniwcd, fyned i niewn idd cu calonau. Iaith a 
fyddai yn hollol annigonol i roddi iddynt y dyehymmyg llciaf 
ain yr ansoddau rliai’n; ni ddysgir hwynt onù yn unig trwy 
archwaethu da a drwg, trwy gyfranogi o ddcdwyddwch a 
thrueni. 

(I'w barhau.) 

IJandli. Cyf. D. E. Joses. 


MOLIANT SEION. 

Tos — " Rule Urilinnia.” 

O Seion, Seion, gwisg dy nerth, 

O'tli flaen y cryma Babel gcrth; 

Mae dydd gogoniant i ti’n bod, — 

Ac uchel seinir byth dy glod. 

Cân, Seion cán ; 

Dy baleliwia ’nawr, 

Fo'n adsain trwy’r bodoldcb mawr. 

Yr lioll elynion i ti gaed, 

Yn mawr syclicdu arn dy waed, 

Gan nerth dy foliant trengant oll, 

O ddychryn — ânt i gyd ar goll. 

Càn, Seion cân ; 

Dy haleliwia ’nawr, 

Fo’n adsain trwy’r bodoldeb mawr. 


CBGOHS REtOX. 


349 


î’rcíwylferrti Seion, lUwenha, 

A (fnrfoledfla — d’wed ha. hn ; 

í)ydd mawr dy ryddid §ydd gcrllair, — 

O, blocddia Riimi yn ddi-daw. 

Càn, Seion, cân; 

Dy haleliwlia ’nawr, 

Fo’n adaain trwy'r bodoldeb mawr. 

Dirpynir balehder Babel fnwr, 

IIi syrth, hi «yrth yn it nà'r llawr! 

A’r Saint a gnnont yn ddi-bocn, 

Ar ddydd jiriodaa Gwraig yr Oen. 

Cnn, Soion, eân ; 

, Dy halcliwia ’nawr, 

Fo’n adsain trwy’r bodoldcb raawr, 

Y dydd dedwyddol wclaf ’nnwr, 

Ar emrynt roIcu dyselner wawr ; 

Fe ddaw, — ci hyfryd lewyrch ef 
Sy'n tnnio holl ganiadau'r nef. 

Cün, Seion, eân ; 

Dy haloliwia ’nawr, 

Fo'n adsain trwy’r bodoldeb niawr. 

I’rysured, O prynurcd ef, 

Ilyn yw fy nghais, hyn yw fy Ucf, 

A ehael cyflnwni 'wyllys Duw, 

Ac yn ci pariad fythol fyw. 

A ehanu wnaf, 

Yn ddedwydd iawn fy rlian, 

Er gwnetha’r gelyn yn mhob man. 

UnnrJii . Dewi Ei.rEti. 


DIAREBION TYIICIAIDD. 

Careo foclian a wna ystwr mawr yn fytiych. 

Cyfaill ffol sydd weithiau yn fwy niwcidiol ná gelyn call. 

Ni fydd i neb wtteyd ei enau yn fwy melys wrth lcfaru y 
gair “ mèL” 

Os yw dyn am fyw tncwn hcddwch, rltaid iddo fod yn ddall, 
yn fyddar, ac yn fud. 

Gwna ddu, a thafla ef i'r môr; os na fydd i’r pysg ei adwacn, 
Duw a wna. 

Y sawl sydd yn ofni Duw, nid oes achos iddo ofni dyn. 

Os y w dy elyn tnor fychan â gwibcdyn, meddylia ei fod mor 
fawr à chawrtii. 

Y sawl a wyddant fwyaf y w y rhai a dwyUir fynychaf. 

Y dyn a wylo dros hawh, a fydd yn fuan heb ddim llygaid. 
Mwy o ddysg a geir trwy yntddyddari nâ thrwy lyfran. 



244 


rnooRN sf.ior. 


Cyfnill cywir syilil yn fwy ei werth nâ charenydd. 

Anfynych y marchoga yr hwn a fenthycia geflTyl. 

Na ymddiríeda yn ngwyndra ei benwisg; prynodd y «oiirm 
ar goel. 

Angeu sydd gamel du, a ymgryma o flaen drws pob dyn. 


AMBYWIAETIIAU, &c. 

O’b Dvptrvs. — Y newyddion diwcddaf a'n hysbysant i'r 
4ydd o Orphenaf gael ei gadw yn y dull arferol, ac i'r Saint 
fwynhau eu hunain gystal ag oriix.il. Treuliwyd y boreu me» u 
gorymdeithin, a'r prydnawn mewn cylarfoilydd o amryw fatti- 
au. Uj'sbysir hcfyd fixl yr Tndiaid yn dangos tinild i niweidio 
trigolion y ilyffrynoedd, a gwneir poh parotoadau anghenrbeid- 
iol er eu gwrthwynebii. a sicrheir poh sefydiad rhagddynt. Ceir 
hacsion helacthach yn rhif. 42 o’r “ Star." 

DrwEDin fod A. \V. Babhitt, Ysw., Oolygydd y “ Western 
Tîngle,” lowa, wedi ei benodi i Ibd yn Ysgrifenydd Taleithiol i 
Diriogaeth Utah, 

Anueu. — Angeu a oftiir ac a ochclir pan y dryeionus, fel 
craig ag y maetit liob niynyd o'u bywyd am ddinne rbagddi ; 
ond y dyn iluwiol a edryeh yn inlaen gyda siríoldeb ar angcn. 
fel portbladd heddwch a dcdwyddwch tragywj-ddol. vt hwn a 
obeithia ei gyrhacdil j’n fuan mewn diogelwch. 

OoRcnFVGtvcH eich nwydau; bydd yn fwy gogoneddus i 
chwi gael yr ornchafiaeth ar cich cnlonau cicli liunain. nâ 
chyrnmcryd diuas gaerog. 


TaI.IADAII O IlrDHEF I 11VD IlrDREF 6. — Sir Fflint, £2 9S; 
Dowlnis, £1 ls lc; Hirwaen, 3s 4c; Georgetown, 5s; Cwnt- 
bach, II s. — Cyfanswm. £4 9s 5c. 

ArtwNTiAD — -Apwyntiwyd yr Ilenurind Thomas Morgan i 
lywyddu Cytinadlcdd Sir Frycheiniog. yn lle John D. Hoberts. 

. tsr Anfoner pob Uytliyron, vtì cynnwys cirduon a thaliadau, 
i Jolin Davis , l\ìuter y (ieonjdoirn , ÎJerthtp-TydJil. 


C Y N N W Y S I A I). 


Yr achos o’r gwaliannl Sectau -2*20 

Prioiias Nefnlaidil »232 

Cyn-fodoldcb D>n 23« 

Moliant Seiou 242 

Dmrebion Tyrciaidd 243 

Amiywiaethiiii, ä:c 244 


MERTHYH-TYDFIL : 

AHCRAPrWID A C H V HOBt'DWYD CAN J. DAV|$, CEOHGETOWB. 


UDGORN SEION. 

mo 

ŵtmi m ẃaínt. 


Rmr. 16.] HYDUEF 15, 1353. [Crr. VI. 

n e d y r> n. 

rUOOTniiAN ItllWSl. taenhllwil, oedy ddiwu, a »ant. 

Tae.tiu.vi — Nid wyf fi yn y»tyriod fod diin byd o bwy» 
racwn lvdydd ; ond mae yn wir y dylom ddilyn yr c»iamplan 
a roddwyd i ni pan Grist a'i apostolion. Cacl pwrciddyn y 
matcr yw y pwnc; oblegid pa leshad all fod mewn ychydig neu 
lawer o ddwfr? 

Hcdyddiwr — Dim byd o bwys mcwn bedydd, aîe? Oc*. mae 
y pwys mwyaf ynddo, a liyny a gewch chwi a minnau wclcd 
yn y byd aralL Ond nm nad oe* pwy» mewn tacnellu baban- 
od, mi a’ch credaf ; ond na ddy wedwch wrthyf fi, nad oea pwy» 
yn y bedydd <ydd o osodiad Crist, canys ni» gallaf eich goddef. 
Mao hyny yn hollol groes i’m prân. 

Taenellwr — Yr ydych chwi y Bedyddwyr yn gosod llawer 
gormod o bwy» mewn bedydd: amryw wcithiau y clywai» eich 
pregethwyr yn taeru na» gall neb fyned i mcwn i dejTnas 
uofocdd, heb gael ei drochi genych chwi. Och fi! mac hona yn 
hcn athr.TWÌaeth gâs. Bcth, ai tybicd nad oes ncb ond Bcdydd- 
wyr yn gadwcdig! Gadewch mai trochi sydd yn iawn (yr hyn 
nid wyf fi am fynyd yn gredu), ctto ni ddylech gondcmnio 
pawb sydd yn barnu fel arall. Yr ydych chwi am osod eich 
hunain allan fcl rhai anffacledig, yn gwybod y cyfan. Ond pa 
lc y cawsoch eich holl wybodaetli a'ch sicrwydd? Onid oes 
gcnym ni yr un Beibl a chwithau? ac oni fedrwn ddarllcn. a 
barnu drosom ein hunaiu, fel chwithau. Nid ydych chwi wedi 
16 [pris lÿ. 




240 


L-DGOIÎ5 SEIOÎf. 


gwelcd yr apostolion gynt yn bedyddio fwy nâ ninnau: yr uc 
hanes sydd yn eich hysbysu chwi mai trochi dynion mcwn oed 
yw y dull iawn o weinyddu bedydd, ag sydd yn dangos i nin- 
nau mai taenellu babanod, yn gystal á dyniou mewn oed, yw y 
dull iawn. Yu awr, ar ddeall yr iaitli wreiddiol yr ymddibyna 
yr hoU ddadl i gyd ; ao fe wyddoch fod gan y Taencllwyr gystal 
dysgedigion i ddeaU hono ag sydd gan y Bedyddwyr. Gan 
liyny, pa fodd yr ydych chwi yn gallu bod gymmaint yn fwy 
sicr nâ ninnau? 

Sant — Yn wir, dyna ymresymu lled dda. Ond nid wyf fl am 
ddweyd dim yn awr, eithr gwrandawaf arnoch chwi yn mhell- 
ach, canys yr wyf yn caru clywed dynion yn ymresymu 
yn gall. 

Bedyddiwr — Nid oes raodd i ni osod gormod o bwys ar fed- 
ydd, ond diclion fod ein pregethwyr wcithiau yn dweyd ychyd- 
ig yn ormod wrth ci bregetliu. Er mai bedydd yw y drws i 
dcyrna8 nefoedd, ctto credwn fod enwadau ercill yn gadweilig 
fel ninnau, ond nad ydynt yn myned i mewn trwy y drws iawn. 
Mae yn rhaid eu bod yn dringo i mewn rliyw ffordd arall, neu 
fod l)uw wedi agor drws newydd. Ond o berthynas i’n han- 
ffaeledigrwydd ni, dywedaf wrthych nad ydym yn hòni y fath 
beth : eithr credwn fod yr ysgrythyr yn anffaeledig, ac nas gall 
fod yn darlunio dau fedydd, pan y dy weda ei hun mai un bed- 
ydd sydd. Mao yn wir fod gan enwadau ereill lawer o wyr 
dysgcdig iawn, ond y mae rhai o honynt yn gorfod cyfaddef 
mai ein dull ni o fedyddio sydd yn iawn; ac am hyny, nid 
rhyfedd ein bod ni yn ymddangos mor benderfynol gyda’n 
jiwnc. Mae y rlian íwyaf o ddysgedigion yn cyfaddef mai 
ystyr mwyaf cyffredin y gair Groeg am fedyddio yw trochi neu 
suddo, ac nad yw byth yn sefyll am daeneUu. Hefyd, dywedai 
y l’arch. J. Evans, gynt o Ruddlan, fod hyd y nod y gair Cym- 
raeg bedydd wedi deilliaw o bedd a suddo, yr hyn a wnai ystyr 
bedydd yn suddo mewn bedd. Mae pob peth yn cyd-dystio 
mai trochi yw y duU iawn. 

Taenellwr — Nid wyf fi yn ammau nad yw dynion yn dweyd 
llawer o bethau, ond eredw) f fod mwy nâ’r hanner a ddywed- 
ant yn cael ei adael yn ddi-brawf. Clywais innau y diweddar 
Barch. J. Edwards, Caerfyrddin, yn dweyd ar làn afonig yno 
unwaith, mai ystyr y gair Cymraeg bedydd oedd trochi, gan ei. 


UDOOItH BEION. 


247 


foj wcdi tarddu o btd, afon, nou ddwfr, ac ytll, tcrfyniail 
gwcithrodol, yr liyn a arwyddai afonytldio! Ond bcth po 
credcm fympwy pawb! Dywed Dr. f)wain Pugh, o’r oelir 
arall, mai ci ystyr yw “ rhodd oddiwrth Dduw;” yr hyn ni ar- 
wydda droclii na thacncUu. Ond os yw y lîcdyddwyr yn crcdu 
mai trochi y w ystyr bodyddio, pahaiu y gosodasant trochi yn ei lc 
yn cu cyfleithad o’r Testament. Rhwydd iawn funsai i minnau 
ddyfcisio rliyw wrciddiau creiU i’r gair, er arwyddo tacncllu; 
ond gwell genyf bcidio; canys y mao gortnod eisoes wedi ci 
wncyd cr dallu llygaid y werin. Mac cich sylwad ynghylch 
dau fedydd yn eitliuf tcg, oblegid ni all fod rhagor nag un o 
Dduw; ac y mae yn dda genyf ddeall uad ydych cliwi mor 
rhyfygus â mcddwl nad oes neb yn gadwedig ond Bcdyddwyr. 

Bedyddiwr — Nid ydym ni yn ymddibynu Uawer ar ystyr y 
gair Cymraeg Udydd, eitlir arystyry gairGroeg, baptizo. Prifys- 
tyry gair hwn yw trochi. Mao llawer o ciriau ereill hefyd uicwn 
eyssyUtiad â hwn yn profi tu liwnt i ddadl mai dyna ei ystyr ; 
megys “ bedyddio yn yr Iorddonen,” myned *‘i waered i'r 
dwfr," “ dyfod i fyny o’/ dwfr,” “ bcdyddio yn y cwmwl ac yn y 
môr,” “eladdwyd ni gan liyny trwy fedydd," &c. Vn awr, pa 
ddyu yn meddu synwyr, wedi darllcn yr ymadroddion hyn 
yu yr ysgrythyr, na wèl mai trochi yw yr unig ddull iawn. 

Taenellwr — Ond pa beth, o’r ochr araU, a fcddyliwch ain 
“fedyddio ú dwfr,” “ Rebccca yn myned i'r ffynnon,” heb 
wlychu; bedyddio yu nhŷ ceidwad y careliar, heb sön am 
fyued allan; bedyddio y tair mU mewn oddeutu hanncr diwr- 
nod; a bedyddio holl Judca, a'r wlad o amgylch yr Iorddonen, 
gan un dyn, ac ar dywydd rhewUyd. Hefyd, ni aUasai bedydd 
y Mór Coch fod yn drochi, canys cerddasant drwyddo yn 
droedsych : ac o ganlyniad, rhaid mai cu tacncUu a gawsant, 
trwy fod brígau y tònau yn dyferu arnynt. Ac y mae yn 
rhaid i chwi gyfaddef fod babanod yno hefyd, ac iddynt oll gael 
cu bedyddio; a rhesymol yw barnu fod babanod gyda cheidwad 
y carchar, a chyda Lydia, ac ereill a elUd enwl Ac oni or- 
ehymynir “ dysgtt yr hoü yencdlordd, gan eu bcdyddio?” a pha 
fodd y geUir gwneyd hyny, heb fedyddio babanod? Yn wir, y 
mae cymmaint o resymau i'w cael yn erbyn y Bedyddwyr, ag 
sydd ganddynt hwythau yn erbyn y Taenellwyr. 

Bedyddiwr — Eithr uid oes genych chwi un adnod bendant 



248 


CDGOHÎÍ 8EJOS. 


dros daonelln plant. Os gellwch ddangos adnod bcndant. ni a 
roddwn y pwnc i fyny. Mae gcnym ni adnodau pcndant i brofi 
mai credinwyr yn unig yw dcilinid licdydd. “ Y ncb a 'jreHn, 
a fedyddir;” a chan na a!l babanod gredu, ni ddylent gacl cu 
bedyddio. “ A’r rhai a dderbyniasant y gair yn ewyilysgar, a 
fedyddiwyd ac nid babanod ocdd y rhai hyny. Mac yn 
wir fod genych chwi hnnes am dculuocdd yn cael eu bedyddio ; 
ond fc all teulu fodoli, heb fod ynddo blant. F.tto, gyda golwg 
ar fedydd y Môr Coch, galiaf ddweyd mai bedydd ífigurol 
ydoedd, a’i fod yn gysgod o’n bedydd ni. Yr ydych chwi, Mr. 
Sant, yn credu yr un fath á ninnau am fedydd, onid ydych? 
Gadewch i ni glywed ycliydig o’ch mcddwl ar y pwnc hwn. 

Sant — Wel, yn wir, gyfeillion, mi a gefais gryn dipyn o ddi- 
fyrwch wrtli wrandaw arnoch: ond gallaf ddweyd eich bod yn 
awr mor bcll o gytuno â’ch gilydd, ag oeddech cyn dechreu 
dadleu. Ymddengys i rni eich bod eich deuoedd yn dra selog 
dros opiniynau cich tadau, ac na fynwch roddi i fyny i’ch gil- 
ydd. Pe darllenasech fwy nr yr ysgrythyrau, a Uai ar esbon ■ 
iadau, mac yn ddiau y gwelsech y pwnc yn llawcr eglurach. 
Yr ydym oU hefyd wedi ein magu mewn gormod o draddodiad- 
au dynol, i aUu deall yr ysgrythyrau, heb fod rliywun, fel 
PliiIUp gynt, yn llawn o ddadguddiad, wrth ein hyml yn ein 
dysgu. Mae yn ddiau nad oes ond un bedydd iawn, ac y mae 
hwnw o osodiad dwyfol; a rhaid cael dynion awdurdodedig 
oddiwrth Dduw er ci weinyddu. Mae yn bosibl i fedydd arali 
gael ei weinyddu yr un modd â liwnw, heb ei fod yn fedydd 
iawn. Un felly a weinyddwyd i'r deuddeg dyscybl yn Ephesus, 
onide ni fedyddiai Paul hwynt vr ail waith : profwyd y sawl 
a’u bedyddiodd gyntaf yn dwyllwr, oblegid na addawodd yr 
Ysbryd Glân, yr hwn a addawai holl wòision Duw bob nmser. 
Eelly, dichon yn rliwydd nad yw un o’ch dau fedydd chwithau 
yn fwy iawn nâ hwnw. Ymddcngys i mi nad yw y Taenellwyr 
na’r Bcdyddwyr yn meddu sicrwydd y naill ochr na’r Ilall, ond 
eu bod yn gweinyddu bcdydd fel y bamant oreu, ac yn ol fel y 
dcallant yr ysgrytliyrau. Pe byddai Dtiw wedi eu hawdurdodi 
i fedyddio, buasai yn sicr o fod wedi dangos iddynt y ffordd 
iawn, yn lle eu bod yn amrafaelio â’u gilydd yr lioll amser ; a 
phe buasai Duw wedi dangos iddynt y ffordd iawn, buasent 
hwythau yn ei gwybod yn drwyadl, ac ni aUai un ddadl fodol' 


CUGORN BF.ION. 


24 9 


yn ei chylch. Mne pregcthwyr Saint y Dydiliau Diwcddaf 
wcdi cncl dndguddiad gnn Dduw, nc wedi eu hnwdurdodi i 
wcinyddu bedydd; o gnnlyuind. nid ydynt hwy yn ymddibynu 
dim nr cu hopiniynuu blocnorol, citlir dcnllant yr ysgrytliyrau 
wrth lcwyrch y golcuni a dderbyninnt. Moc dndgnddind oddi- 
wrtli Dduw yn ullwcdd i ddcnll y cyfan n sonir ain fcdydd yn 
yr ysgrythyrau. Gwyddom inai troclii yw y dull iawn o 
weinyddu, ac inai crcdinwyr yw yr unig ddeilinid; fclly, trwy 
wybod iiyny yn miocnllaw, hnwdd iawn yw i ni ddcall jiob 
cyfciriad a wneir at fedydd yn yr ysgrythyrnu. Gwyddoin 
liefyd mai cr inoddcunnt pechodau y mac bctlydd, a bod yn 
ofynol i bnwb ddwyn tTrwythau addng i cdifcirwch; a gwyddom 
y rlinid i bnwb gacl eu “ gcni o ddwfr,” cyn yr ânt i mewn i 
dcyrnng Dduw Gan mni er maddcuant pcchodau y hctlyddir, 
tiid ocs cisieu bedyddio babanod ; ac nid y w bod yr “ holl <jen- 
ejUnedd" i gacl eu dysgu a'u bedyddio, yn un prawf dros fod 
bnbannd i gacl eu bedyddio. Dysgu yr hott gcncdloedd a ulyga 
dysgu pawb yn rnhub ccncdl ag ydynt wrthddrychau dysg; n’r 
un peth a ellir ddywedyd nm fedyddio, sef bcdyddio y rhai 
hyny a gredant y ddysg. Etto dcfnyddir y gciriau “ liedyddio 
& dwfr,” er gwahaniaethu rhwng liyny û'r “bedyddio û thàn;” 
ac nid cr dangos tacncllu na throchi. Ac o barthcd i fedydd 
tculu ceidwad y carchar, darllcnir yn Act. xvi, 33, 34. iddo cf, 
wcdi golchi briwiau yr apostolion, a chacl ci fcdyddio, “cu 
dwyn hwynt i’w dŷ,” yr hyn a brofa iddynt fod allan yn bed- 
yddio. Etto, o barthed y tair ntil a fedyddiwyd, digon rhwydd 
cyfrif ant liyny pan gotiom fod “ deg-a-thrugain ercill,” heblaw 
y deuddeg, yn meddu yr hawl o fcdyddio; ac ant hyny, jt 
oedd digon o amser i’w bedyddio oll. A chyda golwg ar y 
lliaws n fedyddiodd Ioan, nid oes hancs iddo fcdyddio mwy 
nag a allai ; yr oedd ganddo ei arnser o’i flaen, ac os bed- 
yddiodd Iawer, cal’udd lawcr o amser. Ond o barthed bedydd 
y Môr Coch, ymddcngys i mi eich bod eich dcuodd yn uihcll 
o’ch Ue. Oni allasai yr Israeliaid, wedi croesi y ntôr, gacl eu 
bedyddio ynddo yr ochr draw yn rheolaidd, a chael eu gor- 
chuddio hcfyd â’r cwrnwl niwl nou’r golofh dân, yr hyn a allai 
fod yn fedydd yr Ysbryd? Ond nid yw yn rhesymol i’r baban- 
od gael eu bedyddio, gan ntai cr maddeuaut pechodau yr ydys 
yn bedyddio ; ac os oedd babanod yn y tculuoedd a enwasoch 



230 


rrcoits SEION. 


cliwi, yr oc<ld yn rliaid cu bod yn ddigon mawr i gTcdu. cyn y 
cawsent cu bedyddio. Eithr rbag blino eich amynedd yn 
brescnnol, annogaf bod un o honoch i ddarllen y traethawd a 
gyhoeddwyd gan y Saint yn Merthyr, ar y pwnc o Fcdydd. 
Mae liwnw yn trin y pwnc yn fanylach nag y caniatâ amscr i 
mi wncuthur yn brescnnnl. Felly, dystawaf gyda gofyn i chwi 
yn ngeiriau l’aul, “ A dderbyniasoch chwi yr Ysbryd Glân. er 
]>an grcdasoch?” Os naddo, mae yn bryd i chwi ufyddhau i’r 
gwir fcdydd, gyda yr hwn yr addewir dawn yr Ysbryd Glân, 
fel y cafToch wybodaeth i chwi oich hunain trwy ei ddcrbyniad. 
Mae yn wir y gellwch chwi fod raor onest â'r [dyscyblion hyny 
yn Ephesus ; ond mac yn bosibl i’r rhai onestaf yn arol gael 
eu cam-arwain ar gyfciliorn. Am hyny, gwneweh brawf dros- 
och cliwi eich hunain ; canys y sawl a wnelo ewyllys Duw, yn 
ol geiriau Crist, a gant wybod am y ddysgeidiacth, pa un a yw 
o IJduw ai pcidio. l)yna fi yn fyr wedi hysbysu fy meddwl ; 
bernwcli chwithau drosoch eich hunain. 

Bedyddiwr — Wel, yr ydych wedi dweyd llawer o bcthau 
teilwng o sylw, ac addawaf edrych i mewn iddynt, pan gaf 
amser. Mae yn awr yn hwyr, a gwell fe ddichon yw 
ymadael. 

Taenellwr— O’r goreu, ynte, ni a ymadawn, canys yr wyf fi 
wedi fy nghwbl argyhoeddi. 

Sant — Galwch heibio, ynte, i gael eich bedyddio ; “ canys y 
neb a gredo, ac a fedyddier, a fydd cadwedig.” 


AEWYDDION Y DYDDIAU DIWEDDAF. 

[Allsn » “ Seren Gomer." am tonswr, 1S27.] 

Ateis Crist i’w ddyscyblion, pan ofynasant iddo, Pa arwydd 
fydd o’th ddyfodiad i ddinystrio y deml á Jerusaletn; ac o 
ddiwedd y byd? oedd, Edrychwch rhag i neb eich twyllo 
chwi Canys daw llawer yn fy enw i, ac a ddywedant, Myfi 
yw Crist, ac a dwyllant lawer ; îe, pe byddai bosibl yr ethol- 
edigion. Yn wir, mawr yw y twyll sydd wedi bod yn mhob 
oes o’r byd, mewn petliau amserol, trwy ddichell a dywedyd 
anwiredd, megys ag y safodd dau o feibion y fall yn erbyn Na- 
both am ei fydol ctifcddiaeth, sef ei winllan: ond nid yw y 


rCOOHS SEIOS. 


S5I 


"jA’tliHU hyn, na phctliau crcill o'r un natur, yn hacddu cu cyff- 
ciyhu i’r pollisl fawr o dwyllo yr cnaid, jt hwn sydd yn fwy 
ci wcrth nâ'r holl fyd; ac am hyny, nicdd Brcnin Seion, “ Ed- 
rychwch rhag i nch cich twyllo chwi." Vr ydjm i ddcall, yn 
oi addj-sg Crist, mai j’r un cyffclyb arwyddion oedd yn bod o 
flacn dinystr arswydus Jcrusalem a diwedd y byd. Fcl yr 
ocdd hi yn nyddiau Noah hcfyd, fcllj’ V bydd dyfodìad Mab y 
dyn. Mawr ocdd prysurdcb yr oca o flacn y diiuw, yn bwyta 
ac yn yfed, yn príodi ac yn rlioddi i briodas, liyd y dydd yr 
aetli Noali i mewn i'r arch. Yn yr un modd hcfyd yn amscr 
Lot, yr oeddynt yn prj’nu ac yn gwerthu, yn pianu ac yn ad- 
ciladu, citlir y dydd yr actli Lot allan o'r ddinas y gwlawiodd 
JT Arglwydd dân a brwmstan o’r nef, ac a’u dyfethodd hwynt 
oU. Nid yw y petliau a cnwj-d yn anghjrfreithlawn i'w gwncu- 
thur yn eu Ueoedd priodul; ond dangos y mae Crist y bydd 
y pctbáu liyn yn rhedeg yn brysur o flaen ei ddyfodiad cf yr 
ail waith ; Te, hyd j’ dydd yr ymddengys arwydd Mab y dyn 
ar gymylau y ncf. 

Ni wnactli l)uw un iimscr ddinystr ar fyd, gwlad, nâ dinas, 
licb eu rhybyddio. Er enghraifft, gwelir mai Noah oedd y 
ty st eyflawn yn rhybyddio y byd o flaen y diluw; Lot gyflawn 
yn Sodom ; Jeremiah oedd yn rhybyddio o flacn y cacthiwed i 
Fabilon; Jonah a rybyddiodd yNinefeaid; Moses ac Aaron 
ocdd yn dadguddio Uaich yr Arglwydd i'r Aifltiaid. Fan mae 
yr Arglwydd yn dadguddio fod dinystr yn dyfod, mac j' diafol 
yntau trwy ci oflcrynau, y rhai ydynt anil eu rliif, â'i holl rj’m 
am dwyUo, a dywedyd j’n gr<xjs i air Duw, o herwydd fod 
ganddo lid mawr, a gwybod nad oes iddo ond yehydig amscr. 
Cyn i Ahab brcnin Israel gael ei dwyllo, cafodd ei rybyddio 
gan un o wir brophwydi yr Arglwydd, ond ni bu iddo ei 
wrando, o hcrwydd yr oedd ganddo bedwar cant o un genau yn 
dywedyd pcthau mwy unol â'i fcddwl. Vr ocdd llu o honynt 
yn amser Jcreini yn gwrt'.i-ddywedyd, ac yn rhyngu bodd y 
genedl trwy cu twyllo a dywedyd anwiredd, &c. Yn ol tyst- 
iolaeth y gwirioncdd, bydd i Dduw roddi ei cfengyl yn dystiol- 
actli i bob Uwyth, iaith, a chcnedl ar wyneb yr holl ddacar, ac 
yna daw y diwedd; megys ag y bu iddi gael ei phregcthu yn 
ol geiriau Crist eyn dinystr Jcrusalcm. Medd Paul, “ Yr hon 
& glywsoeh. ac a bregethwyd yn raysg pob creadur ag sydd 


252 


CDOOH5 SEIO*. 


ilan y nef; y» dJiau i'r lioll ddaear yr aeth ei sẃn hi, a'i geir- 
iau liyd dcrfynau y byd.” A phan y niae yr Arglwydd yn 
dadguddio trefn addoliad gerbron pechaduriaid, cr eu dysgu 
a’u rhybyddio i ffoi rliag ei ddigofaint Ef, y mae y gelyn-ddyn, 
trwy ci offerynau, yn gosod i fyny ei grefydd nior agos ag y 
gall, heb fod yn liolloi felly, i grefydd y Jchofali, er ei fantais i 
ddal a thwyllo encidiau dynion; megys ag y safodd Jannes a 
Jambrcs _vn erbyn Moses, trwy wncuthur y cyffclyb, er twyllo 
a dal Fharaoh yn ei rwyd, felly hcfyd mac ganddo yn mhob 
ues rai yn sefyll yn erbyn y gwirionedd. Pan oedd y Jeliofah, 
dan yr hen gyfammod, trwy weledigaeth neu freuddwyd, yn 
dadguddio ei ewyUys i'w eiddo er eu rhybyddio, diafol yntau 
oedd yn anfon ei wcision, y r'.iai ocddynt yn sefyll yn ddigy- 
wilydd gcrbron cu cydgrcaduriaid, ac yn dywedyd eu bod hwy 
yn genailau oddiwrth Dduw, neu mai yr Arglwydd a’u danfon- 
odd, a’r Arglwydd heb eu danfon; a hwy a fynegant un ei 
freuddwyd, ac araU ei wcledigaeth, cr twyllo eneidiau dynion. 
Mawr oedd eu cynnydd, eu parch, a’u Uwyddiant, trwy fod cu 
hathrawiacth yn unol â natur, yn tarddu oddiwrtli syniad y 
cnawd, a hunan-fyfyrdod pa fodd i ryngu bodd y byd. Yn y 
rhai liyu, sef y prophwydi, yr athrawon, a'r rliai blaenaf o’r 
bobl, yr oedd y drwg yn dechreu. Af, medd y prophwyd, at y 
gwýr mawr, ac a ymddyddanaf á liwynt ; canys hwy a wybu- 
ant ffordd yr Arglwydd, a barn eu Duw : eithr y rhai hyn a 
gyd-dorasant yr iau; — yn yr un modd pawb, am gael eu gweled 
a chasglu cyfoeth. Y pcnaethiaid yn rhoddi barn er gwobr, 
a’r offeiriaid a ddysgant er cyflog, a’r prophwydi a ddewiniant 
er arian, a phawb yn caru rhoddion. Y pethau hyn oedd 
ffrwyth eu meddyliau. Hynod mor ddoeth oeddynt yn Jerusa- 
lem cyn ei dinystr hi, yn pregethu yn mhob heol, yn gweddio 
er mwyn cael eu gweled, yn derbyn parch a gogoniant gan eu 
gilydd, ac yn dyrchafu yn uchel draddodiadau y tadau, a dysgu 
yn lle dysgeidiaeth orchymynion dynion, a thrwy hyny yn 
matliru deddfau Seion; yn fawr eu gofiü pa beth a wisgent, gan 
wneuthur yn llydain y phylacterau, fel y byddent yn wrth- 
ddrychau cymliwys gerbron eu cydgreaduriaid o gacl eu galw 
yn y marchnadoedd Mr. a Syr. Y pethau hyn oeddynt yn 
arwydd i’r dyscyblion o ddinystr Jerusalem; yr un modd hefyd 
o ddiwedd y byd hwn. 



l'DGOIUf ftEIOlt. 


253 


Mac arwyddion yr oc« hon yn cyrhacdd at yr un mcsur â'r 
hyn a fu yn arwyddion o ddinystr y byd yn aniscr Noali, o 
ddinystr Sodoni a Gomorrah, ac o ddinystr Jcrusalcm. Yr 
liyn sydd yn ymddangos yn yr ocs hon sydd yn cglur ddad- 
guddio ei fod Ef yn ngos, ac yn ymyl y drysau. Y naill 
dcyrnas yn crbyn y Ilnll, — newyn, a nodau, a dacargryntaau 
mewn manau, — a chyfyng-gynghor yn niysg pcnaethiaid y 
ccncdloedd |>a fodd y dystawar.t gŵyn eu cydgrcaduriaid. — 
(l)tchrtuail gojidùm yw hyn olL) Ac yn ngwyncb pob pcth, y 
niac cnbydrwydd y dyddiau diwcddaf yn yinddangos yn cglur, 
bolchilcr yn uchcl ci bcn, dynion yu ymffrostgar, yn ariangar, 
yn gablwyr, yn derbyn wyneb, yn tori cyfanimod, yn fradwyr, 
yn waedwyllt, yn caru melys chwant yn fwy nag yn caru 
Duw ; hcfyd yn cntlibaidd, yn ddifcnwyr, yn gcnfigcDUs, yn 
ymgodi y naill yn erbyn y Uall, a chariad at y gwirioncdd yn 
ocri. Yn wir, Mr. Gomcr, wrth ddarUcn yr ysgrythyrau, y 
rliai ydynt ddwyfol reol anflaeledig i bob dyn, yn sobr a di- 
ducdd, fe ẁelir mawr wahaniacth rliwng deddfau Crist a'i 
suntuidd apostolion û dcddfuu llawcr o grcfyddwyr yr oes hon. 
Mac y byd wedi myned dan yr cnw D;/d Crûtionogol, ac oddiar 
hyny yn cacl ci ddysgu i focsoldeb cyn ndtiabod y Cymmod, yr 
hyn sydd yn twyllo yr cnuid, trwy fod y fntli nthrawiacth yn 
arwain dynion i roddi eu pwys ar cu gwcithrcdoedd eu huntrin, 
ncu eu rhagoriacth ar ereill. Mawr yw yr ymestyniad yn 
gyffrcdin i ofalu pa beth a wisgant fel y byddont yn teilyngu 
parcli, a phn beth a ddywedant fcl y dywedo y byd yn dda ani 
danynt. Y macnt yn talu mwy o barch, ac yn dwyn niwy o sêl 
dros orchymynion dynion nag y macnt dros athrawiacth a gor- 
chymynion Crist a’i santaidd apostolion. Nid oes unrhy w sail 
ysgrythyrol i alw ncbyn Gristionogion ond y sawl a pyffesant 
y ffydd, ac a ufyddhant yn ewyUysgar i gaciw pob bcth a or- 
chymynodd Crist : a gwae i’r byd pan osodo dynion oleuni am 
dywyllwch, a melys am cliwerw; a bloeddio fod hyfryd- 
wch a hcddwch, pan fyddo dinystr yn agos ac yn ymyl y 
drysau. 

Ar liyn y gorphwysaf, yr eiddoch, 


R. o'e Gogledd. 


!ZA 


UDGORN 8EION. 


CTO-FODOLDEB DYN. 

[Parliad o dud. 242.} 

65. Caiuad a dygasedd raid fod yn ymsyniad anadnabyddns 
yn flaenorol idd y wybodaeth o dda a drwg. Casineb a gyff- 
roir gan rywbeth yn perchenogi ansoddau anliyfrydj ond, 
megys ag yr oedd pob peth yn dda iawn, nid ocdd dim yn 
gyfaddaseùig i gynliyrfu y nwyd hon: nid oedd cynneddfau 
drwg, hyd yn hyn, wcdi eu dirnad ganddynt : y fath syniadau 
nis gellid eu cynnyrchu ynddynt hwy, lieb roddi mwy ncu lai 

0 boen; oud y teimlad o boen nis gellid ei ddeffroi oddieitbr 
gwneuthur drwg; gan hyny, yr oedd yn anliyall iddynt hwy 

1 gael y teimlad o gasineb, cyn gwybod drwg. Ond bôd yr 
hwn uidocs ganddo wybodaeth o gasineb, nis gall gael gwybod- 
aeth o gariad; o herwydd cariad, gan fodyn wrthwynebol i gas- 
ineb, a ddeallir yn unig trwy gyferbyniad. Mewn trefn i garu, 
rhaid i fòd ganfodrhywbeth da yn y gwrthddrych a gerir ; ond 
gan nad ocdd gan Adda un amgy ffrcd am dda, nis gallai garu un- 
rliy w betli o herwydd ei fod yn ineddu yr ansawdd o ddaioni, ac 
am hyny, nis gallai ffurfio un meddylrith am natur cariad. Cariad 
a chas.ynte, y’nt syniadau deilíiedig o’r wy bodaeth o dda a drwg. 

66. Os nad oedd gwybodaeth o dda a drwg, o ddedwyddwch 
a thrueni, o gyfiawnder a thrugaredd, o gariad a chasineb, wedi 
eael Ue yn meddyUau ein rhieni cyntaf, cyn y cwymp, mae yn 
amlwg eu bod liwy yn hollol ddiffygiol o’r cynncddfau anghen- 
rheidiol i fwyniant o gymdeithas bodau o uwch gradd: vr 
oeddynt yn lioUol anghymhwys i ymddyddan, ac ymresymu, a 
chymdeithasu, gydag un gradd o foddlonrwydd, â bodau y 
rliai oeddynt yn y meddiant o’r oU o’r wybodaeth hon; yr oedd- 
ynt yn liollol anghyfartal i ddal unrliyw allu neu awdurdod yn 
ìnhlith y cyfryw rai a wyddent dda a drwg; yr oeddynt yn 
llwyr auaddas i eistedd mewn barn ar droseddwyr — i ddirnad 
natur bai — i gospi yr euog— i ddangos trugaredd i’r trallodedig 
— i garu da a chasàu drwg : o herwydd o ddiffyg gwybodaeth 
brofiadol nis gallent, am fynydyn, fod wedi cael ymddiried 
iddynt yr ymarferiad o un o’r galwedigaethau pwysfawr rhai’n. 
Ac fel hyn canfyddwn, megys ag y gosodasom gerbron eisoes 
mewn ymadrodd blaenorol, fod rhyw wirioneddau pa rai y 
£eUir eu dysgu yn unig trwy brofiad; tra mae gwirioneddau 


«Treìll pa rai a ellir cu cyrhaedil trwy rcswm, adfyfyriad, 
sylwad, a dadguddiad. Ond Rwirioneildau profìadol ydynt yr 
un mor anghcnrheidiol â’r cyfryw n gyrhneldir trwy wahnnol 
gychwyniad. 

67. Fel hyn gwclwn fod gwybodaeth ein rhicni cyntaf yn 
ddirfawr derfynol. Er i'r Arglwydd ffurflo Efa, n'i dwyn hi 
at Adda, etto mae yn rhyfeddol ammheus pa un a allent yn eu 
scfyllfa ddiniwed garu neu gasàu y nnill y llall. Mae yn nuhnwdd 
i ni amgyffred pn fodd y gallai cydweddawg gariad fodoli rhwng 
y ddau ryw, pan nad oedd ganddynt wytiodaeth o dda a drwg, o 
lawenydd ncu drueni. V teimlad hwnw o lnwenydd pa un a 
fodola yn nwr rhwng gwr a gwraig, rhnid oedd iddynt fod yn 
ddyeitlir iddo. Mae hcfyd yn ddirfawr atnmheus pa un a 
allcnt hwy yn cu sefyllfa o nnwybodaeth, genedlu rhywiogaelh 
farwol. Cywilydd neu wylder oedd rywbcth nad ocdd 
ganddynt un meddylrith am dano; oddiyma, darllcuwn, “ Ac 
yr oeddynt ill dau yn noethion, y dyn a’i wraig, ac nid oedd 
arnynt gywilydd” (Gen. ii, 25). Ilwynthwy, gan fod yn an- 
farwol, ac lieb ganddynt waed yn Uifo o fewn idd eu cyfaneodd- 
iadau, a cltan fod yu amddifad o’r meddylrith o gariad a 
cliasineb, o sereh rhywiol, ac o bob egwyddor sydd yn dcilliaw 

0 wybodaeth atn dda a drwg, oeddynt yn anaddas, hyd yn hyn, 

1 gyflawni y gorchymyn ntawr hwnw, “Byddwch ffrwythlawn 
a Uiosogwch a llenwch y ddacar”(Gen. i, 28); yn ddarbodawl 
fod gan y gorchymyn gyfeiriail at hiliogaeth farwol o gnawd ac 
esgym. Cnawd ac esgyrn a wneir allan o waed; ac heb wued, 
cnawd ac esgyrn nis gellid eu cenedlu a’u geni ; yn awr, ntegys 
mae gwaed yw y hywyd naturiol, ac yn cynnwys ynddo ci hun 
farwoldeb ac angeu, tuac yn amlwg nad oedd gan Adda ac Efa 
yr hylif rnarwol ltwnw yn llifo o fewn idd cu hanfarwol gyf- 
ansoddiadau; ac etto, heb waed, nis gallasent bytli fod wedi 
cenedlu plant o gnawd ac esgym. ()s bwriad yr Hollalluog 
oedd, i ddyn yn ei ail sefyllfa, i gcnedlu cyrff nett babellau yn 
unig, ac nid ysbrydoedd, yna yr oedd yn anmhoslbl iddynt 
hwy i gyflawni yr amcan hwnw nes wedi y cwymp. Yr oedd 
yr ysbrydion eisoes wcdi eu cenedlu yn y nef ; gofynai yr ys- 
brydion rhai’n babellau; gallai fod yn ddyledswydd dyn yn y 
byd hwn i genedlu y pabellau rhai’n, fel y gallai ysbrydion 
jlíniwed o fyd yr ysbrydoedd gymmeryd i fyny eu trigfan 



256 


CDGORN 8EION. 


ynddynt hwy. Y gw’aith hwn, dyn, yn y byd liwn, nis gallai 
ei wneyd, oddieithr i waed gylchredeg tufbwn ci redwcliau a’i 
wythicnau. Yn awT, yr Arglwydd nis gallai, yn gyason ä’i 
ddaioni, rcolciddio gwacd yn ngliyfansoddiad dyn, ac fcl hyn 
ei ddarostwng ef i farwolaeth. Efe gan hyny a'i gwnaetli yn 
anfarwol, trwy gyd-drcfmad mewn cyssylltiad á’i gnawd a’i 
esgyrn, anfarwol hylif o natur buracli ná liono o waed — hylif 
ysbrydol. 

68. Mcwn trefn ag y gallai dyn gael y fraint fawr ragorol 
wedi ci rhoddi iddo o wylìodacth o dda a drwg, dedwyddwch a 
thrucni, cyfiawnder a tiirugaredd, cariad a chasineb, o liosog- 
iad a llenwad y ddaear, à chyrff neu babellau i’r ysbrydion — 
yr Arglwydd a ffurfiodd y prcn gwybodaeth, ac felly cyfan- 
soddodd ei ffrwytli, fel os ei cymmerid yu y cylansoddiad, y 
dinystriai ei anfarwoldeb, ac achosai i waed i draws-feddiannu 
lle yr hylif ysbrydol, ac fel hyn, trwy gyfranogiad ein rhieui 
eyntaf o’r prcn, y gosodent eu iiunaiu mewn cyflwr i liosogi eu 
rhy w, neu mewn geiriau ereill, gyrff o gnawd Ond a ddarfu i'r 
Arglwydd orcliymyn iddynt i fwyta o’r ffrwyth hwn? Naddo: 
y fath orchymyn a fyddai yn anghysson â’i ddaioni Ef. Yr 
oedd yn berffaith gysson â’i briodoleddau i wneyd y pren : yr 
oedd yn berffaith iawn fod iddo ei blanu yn nglianol yr ardd, lle 
na allai Adda a’i wraig fetliu ei ganfod ef, fel yr elent yma a 
thraw gan fwyta o’r amrywiol ffrwythau à pha rai yr oedd yr 
ardd yn oludog. Ond gan wybod fod y ffrwyth yn cynnwys 
ynddo farwolaeth ac angeu, ni tlieimlodd yn gyfiawnhaol i 
adael Adda ac Efa gyfranogi o liono, licb roddi iddynt rybydd 
o’r canlyniadau pa rai a ddilynent. Y Nefoedd a ystyriasent 
yr Arglwydd yn anghyfiawn, yn gymmaint a'i fod Ef wedi 
gwneyd y pren a'i osod o fewn cyrhaedd y dyn, pe na osodasai 
Efe cf ar ocheliad i beidio bwyta o hono. Am hyny y rhodd- 
odd yr Arglwydd iddynt hwy orcliymyn cacth na fwytaent o’r 
ffrwyth, gan ddywedyd wrtliynt y byddent feirw yn ddiau, os 
y cyfranogeut o hono. Gan fod gan yr Arglwydd rag-wybod- 
aeth o bob peth, gwyddai y byddai i Adda ac Efa, o herwydd 
eu mawr anwybodaetli, i gael eu liudo yn liawdd i anufyddhau 
i’r gorchymyn hwn, Efe, gan hyny, a oddefodd i Satan fyncd i 
mewn i gorff riiyw fwystfil, a elwir sarff, ac i lefaru trwy y 
sarff, a hudo ein rliieni cyutaf i fwyta o’r ffrwyth gwahardded- 


CDGOBN SF.ION. 


257 


ig. (Gwcl y cyflcithad ysbrydoledig o eiddo Joscpli Smith o'r 
drydcdd bcnnod o Gen.) llwy n yniroddasant i’r demtasiwn : 
gailasai yr Arglwydd yn awr roddi aruynt boen, a tiirucni, a 
marwolactli, ac ctto fod yn gyflawn; oblcgid liwy a anufyddhos- 
ant ci orchymyn. Ilwynthwy yn awr a wnacthwyd yn farwol 
trwy cu gwcitlircdocdd eu liunain. Dylifai gwaed yn awr o 
fcwn cu cyfansoddiadau, a hwy a osodasant cu hunain mewn 
cyflwr i “ liosogi a Uenwi y ddacar” ag hiliogaetii farwol. Er 
i’r gorchymyn gncl ei roddi eyn y cwymp i ddyn i liosogi, 
etto gwyddai yr Arglwydd yn dda na aUas û dyn gyflawni y 
gorchymyn hwn, mor bell ag y deil berthynas û marwoldeb, 
hyd oni fyddai iddo trwy ci wcithredoedd ei liun, gyrhacdd 
gwybodaeth o dda a drwg, a dwyn i mcwn idd ci gyfansoddiad 
ei hun gyfnewidiad cymhwysiadol i’r dyben liwnw. Am hyny, 
y gorchymyn mawr cyntaf a roddwyd yn ol rhag-wybodaetli 
Duw mewn perthynas i'r cwymp, gan wybod y gwnclai dyn 
oddcf y cospcdigaethau o fwyta y ffrwyth gwaharddedig, a 
chan wybod tra o dan y gospedigaetli hono y byddai iddo gael 
ei barotoi i genedtu liiUogactii gnawdol. Oddiwrth yr hoil am- 
gylchiadau, yinddcngys yn amlwg i ni, na fwriadodd yr Ar- 
glwydd erioed i'n rhicni cyntaf i Uosogi pabeUau marwol ncs 
y byddai iddynt, trwy eu gwcithrcdocdd cu liunain, ennill 
gwybodaeth o dda a drwg, a ehael eu parotoi i lywodractliu 
plant, yn ol cgwyddorion cyflawndcr a tlirugaredd, a natur un- 
iondeb a chamwedd. Ymddangosai hefyd, fod y gorehymyn i 
amlhau wedi ei roddi i hoU blant dynion, yn wrryw a benyw, 
ar y cliweclifcd dydd ; ac fel nad ocdd Adda ac Efa wedi cu 
ffurfio yn dymmorol hyd y seitlifed dydd, rhaid fod y gorchym- 
yn weili cael ei roddi tra yr oeddynt yn myd yr ysbrydoedd, ac 
nid yw oll yn dcbygol cu bod yn coflo y gorchymjn ar ol 
iddynt fyned i mewn idd cu pabeUau. Yn Llyfr Abraliam, ni 
ddywedodd yr Arglwydd wrthyra ei fod wedi rhoddi gor- 
chymyn pcndant i ddyn i liosogi, ond tra yn ymgynghori ar y 
pwnc ar y chwechfed dydd, y Duwiau a ddywedasant, “ Ni a 
achoswn iddynt fod yn ffrwythlawn, ac amlhau, a Uenwi y 
ddaear:” nid oedd hyn yn orchymyn, ond tractliiad syml o’r 
liyn a wuelai y Duwiau. “ Ni a achoswn iddynt fod yn ffrwyth- 
lawn,” &c. Yn awr, gwelsom eisoes pa gynUun a fabwysiad- 
wyd i achosi iddynt amUiau; yr oedd trwy osod o’u blaen 



UDÜOCN SE10K. 


9&a 

y pron gwybodaeth,” fcl y galiiisent, trwy yr yraarfcriad o'tf 
gorcliwyliaoth eu hunain, gael eu cynnyígacthu á’r eymhwys- 
derau gofynol, nid yn unig i ymddwyn plant raarwol, ond i’w 
llywodraothu yu ol y cyfreithiau o ddrwg a da. 

(J’io barhau.J 

LlaneUi. Cyf. D. E. Jo.nes. 


YMFUDAETH. 

[Allau o'r " Hllleniilal Star." Hyd. 22 . 18S3.1 

Eduycha y Saint yn mlacn at y tymnior ymfudol ncsaf, gyda 
gradd mawr o bryder. Mae pob blwyddyn olynol yn eglur 
ddaugos pcndcrfyniad rawy diysgog i frysio ymaith, a dianc 
rliag angerdd y dyrahestl sydd yn ymgasglu, yr hon sydd 
eisoes yn licnwi calonau llywodraethwyr á braw, ac yn acbosi i 
wladwriaetliwyr ac athronwyr ddarogan drwg am y tcyrnas- 
oedd ag sydd, a gwirio dydd dynesol eu mawredd a'u gogoniant 
ymadawedig. Ymddengys fod ysbryd yn ymddeor ar genedl- 
oedd y byd dwyreiniol, yn eu iiannog braidd yn reddfol i 
wrthryfel a thywallt gwaed, neu i ymfudo i wledydd pellenig, 
yn neillduol i’r Cyfandir Americanaidd, yr hwn ydyw tir 
Seion. Mao y Saint, yn fwy nà neb pobl ereiU, yn dymuno 
dianc rhag y drwg trwy tfoedigaeth. Mae y cymheUiadau a 
roddir iddynt ltwy, yn dymmorol ac ysbrydol, yn fwy nag a 
roddir i ereill, a dysgwylir yn rhesymol fod eu hymdrcchiadau 
liwy yn fawr mewn cyferbyniad. Nid oes un Sant ag sydd yn 
meddu y rhyddid a’r modd i ymfudo, ac yn gwerthfawrogi y 
cyssyUtiad mac yu ddwyn â’i lesoldeb dyfodol, a all aros heb 
deimlo fod yr amser yn goUedig anadferol iddo ef. Y rhai nas 
gaUaut weled y pwysigrwydd o hono, ac na chymmerant 
rybydd trwy y (Toedigaeth gytfredinol, a aUant gael eu synwyr- 
au wedi eu bywiocâu, ar ryw foment annysgwyüadwy, gan y 
dydd drwg a'u goddiwedda ar fyrder. 

Llawer a ymofynant os galiaut ymfudo, y gauaf dyfodol, ar 
ddeg punt, fel y gwnaeth y Saint y gauaf diweddaf. Mewn 
atebiad i’r cwestiwn hwn, nis gallwn, yn bresennol, ond yn 
uuig dy wedyd, am i’r hoU Saint, a aUant, gasglu eu deg punt yr 
un, ac ni a wnawn yr oU a aUwn er eu gweled yn ymfudo. 


CDOORM SE10K. 


::9 


îüi nllwyd parotoi cr i'r Saint fyned dros y pwastadcdd, y 
tymmor myncdol, ar ddcg punt yr un, citlir bentliyciwyd nrian 
er cu hyinfudo drwyodd i'r DyfTryn. Nid ydym ni yn liysbys 
nad yw ein pair mor dda yn nwr ag oedd y flwyddyn ddiwedd- 
af. ac oa parhn felly, bwriadwn ymtudo pob Sant flyddlawn u 
allo godi y swm liono, ac a ddymuno fyncd i Scion. Nid ydyni 
yn barod ctto i hysbysu y tclcrau pcnodol ar ba rai y cymnicr- 
wn nrnom i ymfudo cwmnioedd y dcg punnoedd, citlir hys- 
byswn hwynt yn ddigon cynnar cr i’r Saint fabwysiadu y 
cynghor a ddidion gael ei roddi ar y pwnc. 

Yn y cyfamscr, y cwestiwn yw — I’wy a all godi y dcg punt, 
a pliwy sydd cisicu ymfudo? Pe gallai Llywyddion y Cyn- 
nadhnldau wybod am y nifcr a ymfuda o'u Cynnadicddau, trwy 
goili deg punt ncu ragor yr un, a’n cynnysgacthu ni â'r hysbys- 
iacth crbyn y cyntaf o Ragfyr, ncu cyn liyny, byddai o pym- 
hortli mawr i ni cr hwylysu y trcfniadau anghenrhcidiol. 


DYLEDION LLYFRAU, STAR, &c. 

[O’r “ Millennial Sur,” H>rt. 22, IS4S. 

IIvderwk na fydd dim diflÿg ymdrech o du y Dosparthwyr 
a'r Llywyddion, yn ystod y gweddill o'r flwyddyn, i dalu, mor 
agos agy bo posibl, y dyledion sydd allan i’n swyddfa. Gwydd- 
om nas gcllir cfleitliio byn, oud yn unig trwy ewyllysgarwch 
cyfifredinol i i ctMredu, a pharodrwydd o du y Saint. Mac 
genyrn ddybcn deublyg mcwn golwg, wrth wasgu y peth hwn 
yn mlaen yr amser presennol, yr hwn nid yw yn unig er gwell- 
liau sefyllfa y Cynnadleddau, trwy eu clirio o ddyled, eithr 
awdurdodir ni i ddefnyddio pob arian a ddaw i’n dwylaw, cyn 
diwedd y flwyddyn, er mwyn yr ymfudiad dyfodol. Mae pob 
peth a ddwg gyssylltiad â’r pwnc hwn, o bwys gcnym ni. Gall- 
ai dwy neu dair mil o bunnau o'r arian sydd allan yn awr 
mewn dyled, gacl cu defnyddìo cr efleithio ymfudiad caDnoedd 
o'r wlad hon y tymmor dyfodol. Os gall y Cynnadleddau 
drefnu i daflu y swm hon i’n dwylaw cyn diwedd y tìwyddyn, 
caiff ei defnyddio er eu llesoldcb hwy. Bydd i’r Saint Pryd- 
einig gael allan fod y fraint hon a ganiateir iddynt gan y 
Lly wy ddiacth yn Scion, yn werth gafaelyd ynddi. 



260 


UDGORN' SF.10Ü. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Doniau natur, a chjThaeddindau cclfyddydol, ydynt yn 
werthtawr jti unip pan cu gosodir ar waith i gynnyddu rhin- 
wedd, neu pan eu Uywodracthir gan reolau anrhydedd. 

Y ctfa.ll cj’.rir a agora ci fynwes yn ddiddichell, a gyng- 
hora yn uniawn, a gynnorthwya j-n rhwydd, a nnturia yn 
ddiofn, a gymmera bob pcth j’n amyneiidgar, a amddiffyna 
gyda dewrder, ac a barha yn anghyfnewidiol hyd y diwedd. 

CTFFELTBIABTH. 

(Cydcllbail.) 

Fel cwcli bach pan fyddo yn j'sgafn-dòri 
Drwy lanw y weilgi cwj’nawg n flroch,' 

Yn hwylio yn gadam trwy’r tònau treigliadol, 

Sy’n tasgu, gan ganu eu eaniad cwynfnnol, 

Yn erbyn ei oclirau eisenawg yn groch. 

Efclly y Cristion ar íòr garw bywyd, — 

Wrth noíio ei dònau trychionawg fe gân : 

Ar aogor Ffydd gorphwys ei lestr drylliedig, 

A thònau hlwng gofld, pan godant yn flyrnig, 

Fe'i siglaut, ond etto ei soddi ni wnan’. (1M0.) 


Taliadao o IIydrf.p 7 nvD Htdref 1.1. — Gorllewin Mor- 
ganwg, £1 13s 4c; Aberdar, 5s; Abcrammar., 3s 4c; Dowlais, 
lOs 2c; Uymni, 18s; Georgetown, 5s 2c; Merthyr, lOs; Flÿn- 
non-Tydftl, 5s; Cwmbach, 14s. — Cyfanswm, £5 4s. 

Mac gonym ar wcrth rai Llyfrau Hymnau wedi eu 
rhwymo yn y modd liarddaf, mewn morocco, gwerth 3s 6c yr un. 

SîÿT Dymunwn hysbysu ein Dosparthwyr, mai nid arnoni 
ni mae y bai, os nad yw y sypynau j'n dyfod yn rlieolaidd; bai 
ercill ydyw. Maent yn cychwj-n o’n swyddfa ni ÿn brydlawn; 
etto ni a wnawn ein goreu i ildiwygio jt esgeuluswyr. 

íit" Anfoner pob llythyron, yn evnnwy- circhion a thaUadau, 
i John Dacis, Prinler, Gcorgetoicn, Mirtlnji-Tydjil. 


C Y N N IV Y S I A D. 


Tteityriri MS 

Arwyddinn y Dyddlail Diwcddaf *.*jO 

Cyn.fodoldeb Dyu TS4 

Ymfudaeth 2SS 

Dyledion Llyfrau, Slar, &c .... as» 

Amrywiaethau. &c 200 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARGRAPFWYD A C H Y HOK UD WTD 0*IY 1. RâYIS, OEOBOETOWN. 


UDGOllN SEION, 

N I U 

ŵrmi m â’nint. 


Jtuir. 17.] U7DBEF 22, 1853. [Crr. VL 


Y DHYSORFA YMFUDOL BARIIACS. 

[Allan o'r " Mlllrnnlal SUr.” Hjrd. n, liUl.) 

Maf. yn dyfod yn frry-fwy atnlw(j, braidil yn ffunydilinl, fod 
dUonau y Snint tloilion yn cacl ou troi yn cfTi'ithiol at Gwtnpeini 
y Drysorfa Yiufudol Rarliaus, fcl cu liunig obaitli o warodig- 
actli o ororau Habilon. Mne y llwyddiant rliyfeildol a ddilyn- 
odd y i’yflawniad o’r nienurau a fabwyaiadwyd gan y cwmpcini 
hwnw, oddiar ci rcolciddiad, ac yn ncillduol y ddwy flyncdd 
ddiwctldaf, yn yr hyn a wnacthwyd dro» y Saint l'rydeinig, yn 
aclioai iddynt hwy i ymddiricd yn ymddibynoi ar ci allu, trwy 
fcndith Duw. i cfleithio y dyben sydd ganddo mewn golwg. 

Mae yr a[toliadau nml a wnoir ntoni ni am gymhorth o'r 
fl’ynnonell liono, yn ddinu â tliucdd i cnnill cin cydymdcimlad 
mwyaf; citlir pnn ddcuwn nt y prawf, cnwn allan y gofyna 
fwy uâ chydynideimlad i efleithio ymfudiad y tlodion. Mae 
yn rliaid y gŵyr y Saint fod helaethder cin llafur ni yn liyn, yn 
ymddibynu yn benafareu haclioni hwy yn ein diwallu Ä modd. 
Pwy na wnelai eu goreu i gyfranu tuag at y gwaitli gogoncdd- 
us a wncir trwy ofTerynoldeb y Drysorfa Ymfudol Barlinus? 

Gallwn hysbysu yn awr i’r Saint fod y Llywydd yn Seion 
wcdi trefnu er gosod yn cin dwylaw ni gryn swin o arian, i 
gael ei defnyddio er ymfudo y tlodion o’r wlad hon, y tymmor 
dyfodol. Sicr ydym y pâr hyn i galonnu y Saint lamu o 
lawenydd, am fod yr Arglwydd fel hyn yn ycliwanegu y rhwydd- 
incb i ymgusglu ; a gcbeithiwn y rliydd y Saint rn Mliryd- 
1 7 [mrs lj. 



262 


PDGORN REIOS. 


ain y sicrwydd rawyaf haelfrydig i ni, cyn diwcdd y flwyddyu. 
eu bod yn gwerthfawrogi y futh gynnorthwy araserol o dir 
Seion, trwy gyfranu eu cannoedd a’u miloedd er chwyddo y 
swm. Gallai hyn yn rhwydd gael ei wneuthnr trwy gyd-ym- 
drech y lliaws a deimlant ddyddordeb yr achos. 

Mae araryw o’r Ccnadiaethau cyfagos yn cyfranu i’r Drysor- 
fa hon yn awr, lle nad oes un goruchwyliwr awdurdodedig o’r 
Cwmpeini, i gyfarwyddo eu neillduoliadau; ac fel y gwypo 
pawb felly pa beth a ddysgwylir oddiwrthym bì, o barthed idd- 
ynt hwy, cyhoeddwn yma lythyr o apwyntiad, a dderbyniwyd 
oddiwrth Lywydd ac Ysgrifenydd Cwmpeini y Drysorfa Ym- 
Pudol Barhaus. 


“ Dina» y Llyn Ilalcn Fawr, Medi 30, 1852. 

“ Arddengys hyn fod yr Ilenuriad Samuel W. lîichards 
wedi ei benodi a’i awdurdodi i weithredu fel Goruchwyliwr 
Cwmpeini y Drysorfa Ymfudol Barhaus, yn Mhrydain Fawr, 
a’r gwledydd cyfagos, i gynnorthwyo yrafudiad y Saint tlodion 
i ddyflìynoedd y mynyddoedd, i dderbyn cyfraniadau i’r 
Drysorfa, a defnyddio y cyfryw fel y gwclo yn addas. Ac er- 
fynir ar y Saint yn gyffredinol, y rhai a ewyllysiant Iwj-ddo 
achos y gwirionedd a chario yn mlaen waith y dyddiau 
diwoddaf. i wrandaw ar ei gynghor, fel y gorphwyso bendith- 
ion Duw amynt hwy ac yntau, ac y llwyddo gwaith yr Ar- 
glwydd yn ei ddwylaw. 

“Brigham Yorsc, LUjrcydd Cwmjieini y I). Y. B. 

“Willard Riciiards, í sgri/enÿdd.” 

Gan hyny, cymmerwn y rhyddid i erfyn ar Lywyddion Cen- 
adiaethau. at y rhai y mae y llythyr hwn yn gymhwysiadol, i 
ddanfon i ni gyfrif o’r arian sydd ganddynt ar law, yn berthyn- 
ol i Gwmpeini y Drysorfa Ymfudol Barhaus, yn ddigon cynnar 
er i ni gynghori ynghylch eu defnyddiad yn y tymmor ym- 
fudol nesaf. Hyderwn y teirala yr holl Saint yn mhob gwlad 
ddyddordeb mawr o hyd yn llwyddiant gwaith yr ymgasgliad, 
trwy gyfranu yn haelionus o'u lieiddo er cynnorthwyo gweith- 
rediadau y Cwmpeini. 

Unrhyw swm o gyfraniadau a ddanfono Llywyddion y Cyn- 
nadleddau Prydeinig atom ni erbyn canol Rliagfyr nesaf, a 
gynnwysir yn y swm a ddefnyddir tuag at eu gwahanol Gyn- 
nadleddau ar ddiwedd y flwyddi n. 

Wrth edrych dros y gofres o gyfraniadau a wnaed tuag at 


riHînirs sr.io*. 


283 


y Drysorfa hon yn Mhryilain, gwclwn amryw gyfraniadau pcr- 
sonol o £100 i droa £200 yr un. Dangosa hyn y dyddordeb 
a dcimlaaant droa ei lwyddiant, a rliydd csinmpl tcilwng i crcill 
ddilyn, yr liyn a gmiwn n wnant, a thrwy hyny sicrhant idd- 
ynt eu hunain fendithion Duw a’i bobl. 

[Deallcd y Llywyddion Cymreig, fod yr hyn a ofynir uchod, 
o Gymru, i’w ddanfon at y Llywydd W. S. i’hiUips, fcl y gallo 
efc, dros crcill, ddanfon mewn amscr i Lirerpool. Gwncler 
felly hefyd o barthed yr liyn a ymddangosodd yn yr Uoooun 
diweddaf. — G ol.] 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

(Parhad o dnd. 230.] 

Dthes cyfreithiau ydyw i wahardd pob arfcriad sydd á'i 
duedd i niweidio pcrsonau neu gymdeithas. Ond yn mha 
yatjT y niweidir peraonau ncu gymdeithas gan yr arfcriad o 
aml-WTeigiaeth? Atebwn, nid mcwn unrhyw ystyr pa bynag. 
Dichon i’r gwrthwynebydd ddywedyd fod tucdd y fath arfcriad 
mcwn rhai enghreifftiau i gynnyrchi tlodi, ac i ddwyn cj’fyng- 
dcr ar dculu, ac y dylid, am hyny, ei gydnabod yn drosedd, gan 
ei wahardd trwy gyfraith. Gwrtii-atcbwn, y fod llawer o 
arfcrion o'r fath ag a ddygant dlodi a chyfyngiler, ac er hyny 
y cyfryw arfcrion ydynt berfluith gyfreithlawn. Er siampl, 
gcill y caeth-fasgnaehydd ddarostwng ci hun i dlodi, trwy ben- 
tyru caethion, a thrwy ci gamdriniaeth o honynt! A fyddai i’r 
Taleithiau deheuol ystyried hyn yn drosedd? A waharddent 
hwy trwy gyfraith i gacthion gacl eu prynu, oblegid, mewn 
rliai enghrcifftiau, i hyny ddarostwng y prynydd i dlodi, a 
dwyn cjrfyngdcr arno ei hunan a’i deulu? Ac etto; dichon 
dyn ddwyn tlodi arno ei hunan a’i deulu trwy roddi yn annoeth 
ar waith crefftwyr, ysgrifenyddion, llafurwyr wrth y dydd, &c. 
A ystyriai un o’r Taleithiau neu’r Tiriogacthau fod hyn yn 
drosedd? A osodent hwy gjrfreithiau i wahardd cyffogiad 
crefltwyr a Uafurwyr, o hefwydd, mewn rhai enghrcifftiau, ei 
fod yn darostwng i dlodi ? Enghraifft araU; Uawer o bersonau 
trwy briodi un wraig a ddarostyngasant eu hunain o sefyUfa 
gyfoethog i dlodi dirmygus. er hyny ni fyddai i un Dalaeth, 
oblegid y fath rcswm, ddatgan priodi un wraig megj's trosedd, 


CDGORN SEIOX. 


!64 

a'i gwahardd trwy gyfraith. Gallem liosogi unrhyw nifcr o 
eDghreifftiau lle dygwyd tlodi a chyfyngder ar deuluoedd, 
trwy yr arferiad o bcthau sydd berffaith gyfiawnhaol gan y 
gyfraith. Nid yw y dielion amledd gwragedd, mewn rhai 
enghreifftiau, ddarostwng teulu i dlodi, yn un rheswm, can 
hjmy, dros ci wahardd trwy gyfraith, mwy nà miloedd 

0 arferion ereill a ddichon gynnyrchu yr unrhyw ganlyn- 
iadau. Ond yn gan amlaf o achosion, caffai aml wragedd 
dueddrwy ld gwrth wy nebol ; yn lle lleihuu cyfoeth teulu hyddai 

1 hyny ei gynnyddu. Bydd i nifcr fawr, wedi eu rliwymo yn 
nghyd gan gylymau cryfion serchiadau teuluol, uc yn cymmer- 
yd gafael ar orciiwyl mewn moild cyfunol, fod yn alluog, gan 
amlaf, i gyflawni mwy nag a ddichon i'r un faint o bersonau a 
weithiont ar wahan, ac yn llywodraethol gan ennill |iersonol 
yr. unig, ei wneyd. Caniateir gan bawb fod undeb ennill a 
gweithred yn rymusach ci ganlyniadau, nag anundeb. Mae 
teulu lliosog o blant, trwy eu hegui cyfunol, yn gymhwysach 
nâ theulu byclian at bentyru golud, neu at gyflawni unrliyw 
amcan arall. Oddiyma, y dywed y Salmydd, “ l’lant ydynt 
etifeddiaeth yr Arglwydd. Gwyn ei fyd y gwr a lanwodd ci 
gawcll saethau â hwyntj nis gwaradwyddir hwy, ond ym- 
ddyddanant â'r gclynion yn y porth ” Salm cxxvii. Tculu eang, 
yn lle bod yn anfanteisiol gyda golwg ar gyfoeth neu nertli, 
sydd yn fantais fawr. Gan liyny, gan belled ag y meddianna 
yr aclios hwn unrhyw ddylanwad, cyflawnach a fyddai i'r Tal- 
eithiau waharddy gyfundrefn unwreigiol, nag i warafun y gyf- 
undracth liosogol. 

Cymhellir gwrthddadlenon weithinu yn erbyn y gj-fumlrefn 
liosogol, gan ddywedyd, ei bod yn cymmeryd ymaith hawliau 
benywod, ac, o ganlyniad, y dylid ei gwahardd trwy gyfraith. 
t)nd pa hawliau benywod a gymmcr lii ymaith. Os amryw 
fenywod yn wirfoddol, ac o’u dewisiad eu hunain, ac efo eyd- 
syniad eu pcrthynasau, a ewyllysiant uno eu tynghed gydag 
un dyn, pa liawliau a gymmerir ymaith? pa ddrj-gau a oddef- 
wyd, naill ai ganddynt cu hunain, neu gau gymdeitlms yn 
gyffredinol? Atebwn, dim un o gwbl. Ar y Uaw arall, y mae 
hawliau benywod yn cael eu dystrywio a’u cymmcryd oddiar- 
nynt, trwy eu gwahardd â chyfraith i gael y dyn a ddewisont ; 
gorfodir hwynt, gan osodiadau deddfroddol, i adaw pob gobaith 


CDGOIttf SEU’S. 


26* 


ain brí«xli dyn y llíolwyd eu scrcliiadau arno, a rhwymir 
hwynt) oa priodunt o gwbl, i fyned yn groe» i bob teimlud o'u 
nutur — i g;tel eu huno gydag un nud ocs ganddynt ddini ruriud 
ato. I’a siiwl miloedd o fenywod sydd u ddewiaent uros yn 
acngl eu holi ddyddiau, yn hytrach nû derbyn cynnygion 
llawer dyn ieuanc ysgeler, at yr hwn ni letyant unrhyw deitn- 
ladau utugen nâ rhai o dditlasrwydd. l’e gallai y menywod 
hyn gael eu hawliau, y rltai a bcrthyn iddynt yn nnturiol, ond 
y bu i'nllywodraethau talcithiol anhuel eu hamddifadu ohonynt, 
hwy a unent eu tynghcd gyda dynion da, a bod yn annherfynol 
ddedwyddaeh dan y gyfundraeth Uosogol, nag a fyddcnt trwy 
aros mcwn scfyllfa o weddwdod, neu trwy eu huno gyda rhyw 
ddyhirod drygionus. Ithodder i fenywod eu hawliau ; gadawer 
iddynt briodi dyn eu dcwisiad. Lle bodola serch pur, gadawer 
iddynt dreulio y serch liwnw yno, trwy uno eu hunain yn wir- 
foddol o fewn rhwymau cyssegredig priodas gyda’r dyn a 
garant, u'r hwn a’u eár hwythau yn ddigonol i'w gwncuthur 
yn gyfranogion o’i fynwes dros fywyd. Unrhyw beth yn fyr o 
hyn sydd anhael, ac yn dystrywio hawliau bcnywod. 

Dywcdirfod Uiosogiad yn dystrywio hawliau y wraig gyntaf, 
ac, am liyny, na ddylid ei oddef gan gyfraith. Ymddibyna 
hyn ar amgylchiadnu. Os bu dyn mor ynfyd â chytuno gyda 
dynes eyn eu priodas, na fyddai iddo ef briodi un arall tra hi 
yn fyw, yna, byddni tori y cytundeb hwnw, heb eu cliydsyniad, 
yn eymmeryd ymaith ei hawliau. Ni ddylai y fatli ddyn, o 
dan fatli gytundeb, gnel ei oddef gan gyfreithiau y Taleithiau i 
dori ei gytundcb, oblegid gan wneuthur felly V byddai iddo gym- 
meryd ymaith yr hawliau a warantodd cfc iddi. Ond os prioda 
dyn ddynes heb rwymo ei hunan gyda y fath gytundeb, neu os 
priisla efe hi gyda y dealitwriaeth y geill ef briodi ereill, pan y 
meddylio yn addas wneuthur felly, yna nid oes unrhyw hawl- 
iau i'r wraig gyntaf yn cael eu cymmeryd ymaith, nag unrhyw 
gyfammialau yn cael eu tori. Mwynha y wraig gyntaf, dan yr 
amgylehiadau hyn, yr lioll hawliau y mcddai hi unrhyw reswni 
i ddysgwyl. l’an y rhoddodd ei hunan i’w gwr, nid oedd hyny 
trwy orfodaeth ; ymfoddlonodd yn rhwydd a gwirfoddol i fod 
yn eiddo ef, gyda Uawn ddealltwriaeth y gallasai ef briodi 
ereill, y pryd bynag a ddewiso. Nid ydyw dynes, dan yr 
amgylcliiadau hyn, yn cael ei liamddifadu o unrhyw hawliau, 



266 


UDGORN SEION. 


ond yn unig y riiai a roddodd i fyny yn wirfoddoL IIi a gyf- 
rifodd mai gwcll ei huno gyda y fath ddyn, er y dicnon na 
chyfranai ond mesur u’i ufalwch iddi, ná byw bywyd o wcdd- 
wdod, ncu fod yn rhwyrn o briodi un a garni yn llai. Gan 
hyny mae yr wrth-ddadl yn erbyn lliusogrwydd ar y tir hwn 
yn hollol ddi-sylfaun. 

Cymhcllir gwrth-ddadl arull yn erbyn lliosogrwydd, trwy 
ffugio ci fod yn llygru mocsau cymdeithas, ac o ganlyniad, 
dadleuir y dylid ei ystyried yn drusedd, a'i wahardd gyda 
ehyfraith. Ond yr ydym yn gofyn pa focsau cymdcithas a 
Iygrir ganddo? Moesoldcb uirl yw ond enw arall am riuwcdd, 
daioni, a chyfiawnder. Anfucsoldeb yw ei wrtbwyneb — hyny 
yw, gwyniau, drygedd, anghyfiawudcr. Bod yn focsol yw bod 
yn ddiniwed o drosedd ; bud yn anfoesol yw bod yu cuog o 
drosedd. Nis gellir dangos oddiwrtli reswm nac oddiwrth air 
Duw, fod lliosogrwj’dd yn droscdd, ac feily nis gall fod yn an- 
foesol, ac o ganlyniad nid yw nioesau cymdeithas yn cael eu 
peryglu yn y modd lleiaf oddiwrth ei arferiad. Yn y gwrth- 
wyneb, mae lliosogrwydd yn gyfaredd fawr a chref yn erbyn 
anfoesoldeb. Pa sawl cannoedd o filoedd y sydd o fenywod, 
yn ymollwng o ddiffyg cyfleusdra i briodi, gan reddi eu hunain 
i fyny i fywyd ysgeler, ac yn dyfod yn hynod anfoesol a di- 
rinwedd. Pe na amddifadasid y menywod hyn o’r hawliau y 
dylai yr oll eu mwynhau dan ein Furf-lywodraeth ogoneddus, 
gallasent uno eu hunain wrth ryw ddyniou da a rhiuweddol, a 
bod yn ddedwydd megys eu hail neu eu trydydd wragedd, ac 
felly gael eu hachub rhag y temtasiynau a’r drygau a syrthias- 
ant iddynt. Edryeher ar drueni a gresynoldeb miloedd o fen- 
ywod yn mraidd bob dinas yn America ac Ewrop — ymholer i’r 
achosion o hynt eu bywyd gwaradwyddus a throseddol, a clran- 
fyddir mewn naw amgyjchiad o ddeg, y gyrwyd hwynt i’r 
cyflwr hwnw o ddiraddiad o eisiau amddiffynwr — o eisicu gwr 
y gallaeent ganoli eu serchiadau ynddo, ac ar yr hwn y gallas- 
ent ymddibynu am gynnorthwy. Ai ni fuasai yn wcll o lawer 
i’r menywod liyn eu bod wedi eu cyssylltu yn anrhydeddus 
mewn priodas yn unol à’r gyfundrefn liosogol, nà'u bod wedi 
soddi eu hunain i lynclyn dinystr anadferol? Y fath swm 
aruthrol o anfoesoldeb a’i ddyoddefaint canlynedig a gawsai ei 
attal, pe na chawsai y llywodraethau Taleithiol eu dylauwadu 


t'llGORN ShlON. 


267 


-’an draddodiadnu llygredig Cristionogactli wrtligilicdig trwy 
wulmrdd Uionugrwydd, u'i gyliucddi yn droscdd ! Eitlir buatui 
i'r drufniant lion ar bcthuu, uid yn unig uttal mcoywod rliug 
■nyncd yn buteiniaid cyliouddua, ond dy rclial'u rbinwcdd yn niysg 
y gwrrywod. O uclioay nifcri dirfawr o fenywod unrliinwcddol á 
plm rui y uicUdigir y ccncdlocdd, yr eagculuaa Uawcr o ddynion 
iouninc briodi, u cbciaio boddliuu eu tueddiadau rliywiogactbol 
trwy yuigyssylltiudau angliyfrcithluwn a pbecbadurua. Pc na 
fodolai putciniaid mcnywuidd cyliocddua, ncu pc na chanfyddid 
liwy ond yu anfynych, y canlyuiad naturiol a fyddai, yr clai 
dyninn icuainc, y n llc gndacl cu liunuin i buteindra, i geisio unu 
cu liunain mcwu priodaa nnrhydcddun gyda cliydgyfrunngiun 
cu dewiaiud. Gan hyny, byddui i üoaogrwydd, nid yn unig fod 
yn attalfn yn erbyn putciudru mcnywod, ond Ueibau achoaiou 
neu foddion puteindru sr run y gwrrywod. 

(l'w barliaii.) 

C<jf. IJohyn Dnti. 


CTN-FODOLDF.B DYN 

[Paibad u dud. 36d.| 

C'J. Na fuaaui ein rliieni cyntuf wcdi cucl inurwol blant pr 
nu cliyfranogasent o’r Ürwyth gwaliarddcdig, ay nid yn unig yn 
rbcaymol, citbr y niae yn cglur ddadguddicdig yn Llyl'r Mor- 
mon. Dywcd y prophwyd Lehi, “ Pe na throacddai Adda, ni 
syrthiai, eithr cfc u uroaui yn ngardd Eden. A phob pcth a 
grewyd u uroaent yn yr un acfyllfu ag ocddynt wedi eu crcu ; u 
hwy a aroscut yn drugywrdd, ac bcb ddiwedd. Ac ni chaws- 
ent hwythau ddim plant; am liyny hwy u arosent mewn ystnd 
o ddiniweidrwydd, hcb feddu gorfolodd, canya ni adnabuaacnt 
drucui; yn gwncuthur dim daioni, canys ni adnabuasent 
bcchod. Ond, wele, gwuaethwyd pob pcth yn ol doethineb yr 
hwn sydd yn gwybod pob pctli. Syrthiodd Adda fel y bodolai 
dynion ; a bodola dynion fcl y galiont gael gorfoledd'' (2 Lyfr 
Nephi, pen. 1, tud. 51). Dadguddir hcfyd yr un athrawiaeth 
yn y cyfieitliad ysbrydolcdig o Lyfr Genesis. “ Ac Adda a 
alwodd ar enw yr Arglwydd, ac Efa hefyd, ei wraig, a hwy a 
glywsant lai< yr Arglwydd o’r ffordd a arweiniai i ardd Edcn. 
yn llefaru wrthynt, ac ni welsant Ef, oblegid yr oeddynt wedi 



2GS 


CDGOBN 8EION. 


eu cau allan o’i brepennoldeb. Ac efe a roddodd orebymyb 
iddynt i addoli yr Arglwydd cu Duw, ac offrymu y blaen- 
ffrwyth o'u deadelloedd yn offrwm i’r Arglwydd. A bu Adda 
yn ufydd i orchyraynion yr Arglwydd. 

“ Ac ar ol Ilawer o ddyddiau yinddangosodd angel yr Ar- 
glwydd i Adda, gan ddywedyd, Paliom yr wyt ti yn offrymu 
aberthau i’r Arglwydd? Ac Adda a ddywedodd wrtlio, Nis 
gwn, ond fod yr Arglwydd wedi gorchymyn i mi. Ac yna yr 
angcl a lefarodd, gan ddywedyd, Mae y pcth hwn yn gyffelyb- 
iaeth i abertliiad Cyntaf Anedig y Tad, yr hwn sydd yn llawn 
gras a gwirionedd. Am hyny, bydded i ti wneyd pob pcth a 
wnclych yn enw y Mab, a bydded i ti cdifarhau a galw ar 
I)duw yn enw y Mab dros byth. 

“ Ac yn y dydd hwnw yr Ysbryd Glàn a syrthiodd ar Adda, 
yr hwn a ddygodd dystiolaeth o'r Tad, a'r Mab, gan ddywedyd, 
Myfi yw Iesu Grist o’r dechreuad, o hyn allan, ac yn dragyw- 
ydd, fel yn gymmaint ag i ti syrthio, y gellir dy waredu ; ac 
holl ddynolry w, cynnifer ag a ewyllysiant. 

“ Ac yn y dydd hwnw Adda a fendithiodd Dduw, ac a lan- 
wyd, ac a ddechreuodd brophwydo ynghylch holl deuluoedd y 
ddaear: Bendigedig fyddo enw Duw am fy nhrosedd. canys yn 
y bywyd hwn mi a gaf lawenydd, a thrachefn yn fy nghnawd 
mi a gaf weled Duw. 

“ Ac Efa, ei wraig, a glywodd y pethau hyn ac a fu lawen, 
gan ddywedyd, Oni bai ein trosedd, ni chawtan byth hâd, ac ni 
adwaenem bytii dda a drwg, a llawenydd ein prynedigaeth, a’r 
bywyd tragywyddol a rydd Duw i’r holl rai ufydd. Ac Adda 
a Efa fendithiasant enw Duw ; a hwy a wnaethant bob peth 
yn liysbys i'w meibion a’u merched.” 

70. Y prophwyd Enoc hefyd a ddadguddia yr un athraw- 
iaeth yn ei draethawd ar bwnc yr efengyl, megys y dadgudd- 
iwyd i Adda ar ol ei yru allan o ardd Eden. “Ac Enoc a 
barhaodd ci leferydd, gan ddywedyd, Yr Arglwydd yr hwn a 
lefarodd wrthyf, yw Duw y nefoedd, ac Efe yw fy Nuw i, a’ch 
Duw chwithau, a chwi yw fy mrodyr, a phaham yr ymgyng- 
horwch â’ch hunain, gan wadu Duw y nefoedd? 

“Y nefoedd, efe a’i gwnaeth: y ddaear yw ci droedfaine, a i 
sylfaen sydd eiddo ef : Wele, gosododd hi, a llu o ddynion a 
ddygodd efe ar ei gwynob. A marwolaeth a ddaeth ar ein 


CDGOUN SEIOS. 


269 


tjiJuii : or hyny, adwacnwn hwynt, ac nis pnllwn wadu, ac hyd 
y nod y cyntaf oll a ndwacnwn, *ef Adda. Cany» yagrifenaíom 
lyfr colTadwriacth yn cin inysg, yn ol y cynllun a roddwyd gan 
fys Duw: a rlioddwyd cf yr. ein hiaith cin liunain. 

“ Ac fcl yr oedd Enoc yn llcfaru gciriau Duw, y bobl a gryn- 
asant, ac uia gallcnt scfyll o flucn ci brcaennoldeb: ac efe a 
ddywcdodd wrthynt, l'nry syrthind Adtln yi ydyrnni; a thrwy 
ci gwynip y dacth innrwolacth ; a gwiiucthwyd ni yn gyfran- 
ogwyr o drucni a gwae. Welc, Satan a ddnctli i blitli plant 
dynion, a tlicmtia hwynt i’w addoli ; a dynion a acthant yn 
gnuwdol, anianol, n nictldigedig, a chauwyd hwynt allan o 
brcscnnoldcb Duw. Eitlir Duw a wnacth yn hysbys i’ui tadau. 
fod yn rhaid i bob dyn edifarhau. 

“ Ac cfe a alwodd ein tad Adda á'i Iais ei hun, gan ddywedyd, 
Myfi wyf Dduw : mi a wnacthym y byd, a dynion cyn eu bod. 
Ac cfe a ddywedodd wrtlio hcfyd, Os gwnai di droi ntnf, a 
gwrnndaw fy Uef, a clircdu, ac cdifarhau am dy hèll drosedd- 
iaduu, n cliael dy fcdyddio â dwfr, yn enw fy Unig anedig Eab, 
yr hwn svdd yn llnwn gras a gwirioncdd, yr hwn y w Icsu Grist. 
yr unig enw a roddir dan y nefuedd, trwy yr liwn y daw iach- 
awdwrineth i blnnt dynion; chwi a gewch ofyn pob peth yn ei 
enw Ef, a pha heth bynag a ofynoch, efe a roddir i chwi. 

“ A’n tad Adda a lcfarodd wrtli yr Arglwydd, ac a ddywed- 
odd, l'nham y rlinid i ddynion cdifarliau a chael eu bedyddio ft. 
dwfr? A’r Arglwydd a ddywcdodd wrtli Adda, Wele, madd- 
euais i ti dy droseddiadau yn ngnrdd Eden. Oddiwrth hyn, 
yr aetli dywediad allan yn rahlith y bobl, Fod Crist wedi 
rhoddi iawn dros euogrwydd gwreiddiol, yn yr hyn nis gall 
pcehodau y rhieni gael cu liatcb ar bennu y plant, canys y 
inaent hwy yn rhyddion cr seilind y byd. 

“ A’r Arglwydd a lcfarodd wrth Adda, gan ddywedyd, Yn 
gyraniaint â bod dy blant yn cael cu hyinddwyn mewn pecliod. 
felly liefyd pan ddechreuont dyfu i fyny, y mae pecliod yn 
esgor j-n eu calonau, ac y macnt yn profi y chwerw, fel y 
gwypont pa fodd i w'crthfawrogi y da. A rlioddwyd iddj’nt i 
adwacn y da oddiwrth y drwg: am liynj' y niaent hwy yn 
orucliwylwjT iddynt cu hunain, ac mi a roddais i chwi gyfraith 
a gorchymyn arall : Am hyny dysgwch hi i’ch plant, fod yn 
rliaid i bob dj’n, yn rahob maD, edifarhau, onide nas gallanw 



■270 


UDCOltN 6EIOS. 


mcwn un modd ctifcddu tcyrnas Dduw, oblcgid nis gall dim 
uflan drigo yno, ncu drigo yu cu Lrescunoldeb Ef; canyg yn 
iaith Adda, Dyn Santciddrwydd yw ci cdw Efj ac enw ci 
Unig-anedig, yw Mab y Dyn, scf Icsu Grist, Barnwr cyfiawn 
ag sydd i ddyfod. 

“ Yr wyf yn rlioddi i chwi orchymyn i ddysgu y pcthau hyn 
yn cofn i'cli plant, gan ddywcdyd, l’n gymmuint ag uidynt gcul 
eu t/eni ir btjd trwj/ y cuym/i ag mjdd yn du yn maru ulatdt, truy 
Ijiíu'j/ a fíwaed a’r Yebryd, y rhai a wnaethym, ar ftBy o 
bridd ddyfud yn r.naid byw, feliy hcfyd y rhaid eich geni 
drachcfn o Ddwfr a'r Ysbryd, a'ch glanhau trwy Wacd, scf 
Gwaed fy Unig-ancdig, i ddirgcledigacthau teyrnas ncfocdd; 
fel y santeiddierchwi oddiwrth bob pechod, ac y mwynhaoch 
eiriau y bywyd tragywyddol yn y byd hwn, a bywyd tragy- 
wyddol yn y bj’d a ddaw, íe, gogoniant diddarfod : Canys trwy 
y Dwfr yr adwaenoch y gorchymjTi; trwy yr Ysbryd y cjrf- 
iawnheir chwi, a tlirwy y Gwaed y santeiddir chwi, mai ynoch 
y rhoddir tystiolaeth y nefocdd; — y Dyddanydd ; — pethau 
hcddycldawn gogoniant diddarfotl; gwirionedd pob peth; — yr 
hyn sydd yn bywiocâu pob peth, yr hyn sydd yn rhoddi 
bywyd yn mhob peth; — yr hyn sydd yn gwybod pob peth, ac 
yn rneddu pob gallu, yn unol à docthineb, trugaredd, gwirion- 
edd, cyfiawnder, a barn. 

“ Ac yn awr, welc, yr wyf yn dywedyd wrthych, mai dyma 
gynllun yr iachawdwriaeth i l>ob dyn : Gwaed fy Unig-anedig, 
yr hwn a ddaw yn nghanol-ddydd aniscr. Ac wcle, y mac gan 
bob peth ei gyfifelybrwydd, ac y mac pob pcth wcdi ei creu a'u 
gwneuthur i ddwyn tystiolaeth o honof fi, pcthau ag ydynt yn 
dymmorol, a phethau ag ydynt yn ysbrydol; pethau ag ydynt 
yn y nefocdd uwchben, a phethau ag ydynt ar y ddaear; a 
phethau ag ydynt yn y ddaear, a phethau ag ydynt o dan y 
ddaear, oddi uchod ac oddi isod; pob peth a ddygant dystiol- 
aeth o honof fi. 

“ A bu ar ol i'r Arglwydd lefaru wrth Adda, ein tad, i Adda 
alw ar yr Arglwydd, ac efe a gipiwyd ymaith gan Ysbryd yr 
Arglwydd, ac a gariwyd i waered i’r dwfr, ac a osodwyd dan y 
dwfr, ac a ddygwyd allan o’r dwfr: Ac felly y beilyddiwyd et 
ac Ysbryd Duw a ddisgynodd arno: ac felly y ganwyd ef o’r 
Ysbryd, ac efe a fywbawyd yn y dyn tufewnol : Ac efe a glyw- 


UDGORN SEION. 


27 1 

odd lais o'r nt-foedd, yn dywedyd, Ti a fedyddiwyd â tlián, ac 
á'r Yabryd Glán. Hyn yw tystiulaetli y Tad, a'r Mab, o hyn 
allun ae yn dragywydd : oc yr wyt ti yn ol urdd yr Hwn ag 
oedd lieb ddechrcu dyddiau ua diwedd blynyddoedd, er pob tra- 
gywyddoldeb. Wele, tydi wyt un ynof fi. nc yn fab i lrduw ; 
ac felly y gall jiawb ddyfod yn feibion i mi. Amen.”* 

71. Oddiwrtli yr lioll ddyfyniaduu hya, dysgwn, mai oni bu- 
asai ay rthiad ein rhicni cy ntaf, ni fuaacnt byth wcdi cacl marwol 
Mant. Efa a ddywcdodd, “ Oni butuui tin tnstdd, »i chuu fan 
bylh htid. " Knoc u ddy wcdodd, “ ij htiu'yM syrthiud Atldu yr yr/yn 
tii.” Lclii a ddywedodd, “ SyrtJiiodd Adda ftl y Oodolui dyniui i.” 
Yr Argl wydd a ddywcdodd wrtli Adda: — “ Yu gymmoiut â 
bod dy blant yn cael cu hymddwyn mcwn jachod, felly hcfyd, 
pan ddcchreuont dyfu i fyny, nmc ptclmd yn cagor yn cu calon- 
au.” A drachcfn, yr Arglwydd a ddywcdodd yn mhcrthynaa 
i’r plant rhui'n, “ Ganwyd hwynt i'r byd trwy y cwyrnp hwn 
sydd yn dwyn marwolacth, trwy Ddwfr, a Gwacd, a'r Ysbryd, 
y rhai a wnacthym i, ac fdly o bridd ddyfod yn cnaid byw." 
Y “ I)wfr a’r Gwacd” wcdi cu jiríodol uno, a ÍTurfiant gnawd 
ac asgyrn y babun ; yr yabryd o'r Nef. mcwn uniad á’r “ Dwfr 
a'r Gwacd,” a fywiocâ y corff, ac fel byn “o bridd y duw yn 
enaid byw.” 

72. Adda a.ddywedodd, “ Ucndigcdig fyddo cnw Duw o hcr- 
wydd fy nhrosedil, canys yn y bywyd hwn y caf orlblcdd, ac 
ctto yn fy nglmawd y gwclaf Dduw. Ac Efu, ci wrnig, a glyw- 
odd yr holl bcthau hyn, ac a fu lawen, gan ddywedyd, oni bai 
ein troscdd, ni chawsem bytli hâd, ac ni adwaenem byth dda a 
drwg. a llawenydd ein prynedigacth, a’r bywyd tragywyddol a 
rydd Duw i'r lioll rai ufydd.” Mor fawr yr achos a gafodd ein 
rhieni cyntaf i fendithio a chlodfori Duw, am iddo wncyd a 
gosod y prcn gwybodaeth mewn scfyllfa ag y gallent fwyta o 
liono; er iddynt ddwyn arnynt eu liunain y gospedigaeth am 
eu hanufydd-dod, ac wedì eu gosod, gyda eu hiliogaeth, mewn 
êefyllfa o boen, etto yr oedd yn llawcr gwell iddynt i oddef y 
boenedigaeth, ac hyd y nod marw, nâ bod wedi aros yn y sef 
yllfa ag oeddynt ynddi cyn y cwymp. Yn wir, buasai yn well 
iddynt fod wcdi dyoddef y cau cymmaint mwy nû’r hyn a 

• Ditdsudüiwtd i Joseph Smilh, y Gweledydd, Hhag., 1830, fel rhan 
CyAeilbud Ybbrydoledig o Lyfr Geueti». 



ODGOIUf SEIOS. 


il 2 

tt-nactliant, nag i fod wedi aros bob amser mewn sefyllfa a 
ddofn anwybodaeth o dda a drwg — nâ bod dros byth mewn 
sefyllfa analluog i aduabod neu tt-erthfawrogi gorfoledd neu 
ddedwyddwch— sefyllfa yn mha un y mcddylrith am gyfiawn- 
der a thrugaredd, nis gallasai fod wedi tnyned i mewn idd eu 
calonau. Nid bwriad yr Arglwydd oedd i ddyn aros yn y fath 
ddyfnderoedd o anwybodacth. Da y gallasai Adda ac Efa 
fendithio Duw o herwydd cu trosedd; canys nid oedd yr hoil 
ddyoddefiadau a oddefasant yn y eanlyniad o houo, yn deilwng 
idd eu cymharu â’r wybodaeth anfeidrol bwysig a ennillwyd, 
a’r llawenydd a ddylifai trwy y wybodaeth hono. Crist oedd 
yn cael ei ystyried megys “ Oen wedi ei ladd er seiliad y byd,” 
i wneuthur iawn am drosedd gwreiddiol Adda. Am hyny, 
trwy ei droseddiad y cyrhacddodd efe wybodaeth anhebgorol 
anghenrheidiol er ei ddyrchafiad a'i ddedwyddweh; a thrwy yr 
iawn ei bechodau a faddeuwyd, ac efe a adferwyd i ffafr Duw’, 
yn feddiannol ar gymhtt’ysderau gofynol i fwynhau ei wared- 
igaetli, a chyfeillach bodau y rliai a wyddent dda a drwg. “ Yr 
Arglwydd Dduw a ddywedodd, Wele, y dyn sydd yn dyfod 
megys un o honom ni, i tt-ybod da a dr«’g” (Gen. iii, 22). Duw, 
ynghyd â’r Iluoedd uefol, a gyrhaeddasant idd y wybodaeth o 
dda a drwg, ac am hyny yr oeddynt yn alluog i fwynhau 
dedwyddtt’ch, a barnu yn gyfiawn yn ol egwyddorion un- 
iondeb a cliamwedd, cyfiawnder a thrugaredd. Adda, trwy 
ei droseddiad, a ddaeth fel un o’r Duwiau i wyood da a drwg. 
Yn awr, a ellir tybied, ara fynyd, nad oedd yr Arglwydd yn 
dyniuno i Adda ddyfod yn debyg iddo ei hun? Ai ni ddymun- 
ai Efe fod iddo ddysgu pa fodd i wahaniaethu rhwng yr hyn 
oedd dda, a’r hyn oedd ddrwg? Neu a fwriadodd efe fod i 
ddyn am byth gael ei amddifadu o’r hysbysrwydd hyny, yr 
hyn yn unig a allasai roddi iddo orfoledd? Ai nid oedd yr 
Unig-anedig Fab yn ewyllysgar, hyd y nod cyn gwneyd y byd, 
i gael ei anfon allan ar ganol-ddydd amser, i ddyoddef a marw, 
mewn trefn i wneyd iawn am drosedd, pa un a osodai Adda yn 
yr un cyflwr a’r Dutt’iau gyda golwg ar dda a drwg ? Ni ys- 
tyriasai y Mab fod marwolaeth yn aberth rhy fawr, tnewn trefn 
ag y gallasai dyn gael ei gyfodi o eithaf dyfnderoedd auwybod- 
aetli, a chaei ei leoli ar sefyllfa gyfartal â’r Duwiau, mor bell 
ag y golygai dda a drwg, a’u holl gydfynedol ganlyniadau. 


CDGOUN SF.IO.N. 


278 


73. Mnc yn wir, pc im cliynnygiasai y Gwarcdwr i farw cr 
gwneuthur iawn dros bcchod Adda, yna ni fuasai un flordd o 
faddcuant; a cliyflnwnder u drosglwyddai Adda i drucni ac 
alltudiacth diddiwcdd o brcscnnoldcb ci Dad, hcb unrhyw 
obcitbion am adgyfodiad ci gorlf, ncu waredigaeth ei ysbryd 
oddiwrth allu y Diafol: yna, pc na ddyfcieiasai Duw gynllun o 
warcdigaeth, buasai yn well i Adda i bcidio eyrtliio; buasai yn 
wcll iddo aroe mcwn dygn nnwybodactli o dda a drwg, ded- 
wyddwch a tbrucni, nù liod yn drucnue niu bytli, yn gyflclybi'r 
angyltnn syrtbicdig. Ond gan i Dduw ddyfeisio cynllun o 
warcdigneth, yr ocdd yn llawcr iawn gwcll i Adda i droscddu, 
a dyoildef coepcdigactliuu ci droseddiad ani dyuiraor, nag i aros 
mcwn scfrllfa yn yr hon nis gallasai byth adnabod da a drwg, 
yjn gyffclyb i'r Duwinu — yn yr hon nis gallasai bytli werth- 
fawrogi dedwyddwch y nef, ncu wybod am lawenydd bywyd 
tragywyddol — yn yr hon nis gallnsai ddcall natur cyfiawnder a 
thrucni, uniondcb a chainwcdd — yn yr hon nis gallasid byth 
ymddiried iddo awdurdod, neu allu, neu rcolacth dros fodau pa 
rai oeddynt raewn mcddiant o'r wybodacth oruchcl hon — yn 
yr bnn ni chawgai bytli blant, ac am liyny, y teulu tnawr o ys- 
brydion yn y uef, a fuasent wcdi cael cu siomi yn cu dysgwyl- 
iadau prydcrus hiractblawn o gael derbyn cyrlf Am hyny, 
dyrchafaf i fyuy fy nghalon mewn moliant a diolchgarwch o 
tlacn yr Arglwydd; îe, bcndithiaf Dduw ù'nt lioll enaid, am 
droscddu o’n rhicni eyntaf, a dwyn poen a thrueni, a marwol- 
aeth, ar y byd; canys, o herwydd y troseddiad hwn y caniata- 
wyd i'm hysbryd i ddyfod o’r ncf, a myned i mcwn i babdl o 
gnawd ac esgyrn — o herwydd y troseddiad hwn, y caniateir i 
ni wybod, yn y bywyd hwn, dda a drwg, Uawenydd a tlirueni, 
cyfiawnder a thrugarcdd, cariad a chasineb — o herwydd y tros- 
eddiad hwn, dysgwyf trwy brofiad betbau pa rai na ddysg- 
r.swn byth yn un flordd arall— o herwydd y troseddiad 
hwn, yr udnabyddaf ac y gwertlifawrogaf orfoledd fy 
ngwaredigaeth; y mwynhawyf eiriau y bywyd tragywyddol, 
yn y byd hwn, a chyflawnder bywyd tragywyddol yn y byd 
a ddaw. 

74. Yr oedd prcn arall yn ngardd Eden, ffrwyth pa un a 
feddai ansoddau o natur wrthwynebol idd yr un o bren gwybod- 
aetli. Gelwid ef “ Prcn y Bywyd.” Y pren liwn a addaswyij 



27 + 


fDGORN SF.ION'. 


t gynnyrchu bywyd diddiwedd ; cyfnewidiai farwoldeb i an- 
farwoldcb, fcl y gellir gwëled oddiwrth yr ymadroddion 
eanlynol : — “ A’r ArglWydd Dduw a ddywèdodd, Welc, y dyn 
sydd yn dyfod mcgys un o honom ni, i wybod da a drwg ; ac 
weithian, rhag iddo estyn ei law, a chymmeryd hcfyd o bren y 
bywyd, a bwyta, a byw yn dragywydd : am hyny, yr Ar- 
glwydd Dduw á’i hanfonodd ef allan o ardd Edcn, i lafurio y 
ildacar, yr hon y cymmerasid cf o honi. Felly Efc a yrodd 
allan y dyn ; ac Efe a osododd, o’r tu dwyrain i ardd Eden, y 
cerubiaid, a chleddyf tanllyd ysgwydcdig, i gadw ffordd pren y 
bywyd” (Gen. iii, 22 — í+). Pe caniateid i’n rhieni cyntaf, ar 
ol iddynt droseddu, a dyfod yn ddarostyngedig i farwolaeth, i 
fwyta ohwnw, y canlyniadau afuasent o’r naturmwyaf arswyd- 
us, a hwy a ddinystriasid am byth. Y weithred a wnelsai nid 
yn unig ffuantu dyn, ond gwnelsai ffuantu Duw i ei air Ef a 
fuasai yn ddirym, canys dedryd marwolaeth a basiwyd eisoes, a 
dywedwyd wrthynt y buasent “feirw yn ddiau.” Ffrwyth 
Pren y Bywyd a achosai iddynt fyw yn dragywyddol, a gair 
Duw a ballai : nid felly yn unig, ond hwy a fuasent fyw am 
byth mewn trueni; canys cynllun iachawdwriaetli yr hwn oedd 
i gacl ei ddwyn oddiamgylch trwy dywalltiad gwaed, neu 
trwy farwolaeth y Gwaredwr, a ddiddymasid. Pe gosodasai 
Adda ei lmn mewn cyflwr fel nas gallasai farw, ei blant hefyd 
a osodasid yn yr un cyflwr; (hyny yw, a chaniatâu ei fod yn 
bosibl iddo ef genedlu plant o gnawd ac esgyrn o dan y cyf- 
ryw amgylchiadau;) yna, y Messiah yn ol y cnawd, nis gallasai 
farw: yn gymmaint ag y buasai yr holl blant yn anfarwol, ei 
gorff cnawdol Ef hcfyd a fuasai yn anfarwol, ac heb waed ; fol 
hyn nis gallasai fod nn iawn trwy dyiralltiad gwacd. Am 
hjmy, dyn a arosasai yn ei sefyllfa syrthiedig am byth, gan 
fod yn ddarostyngedig i’r Diafol yr hwn a’i gorchfygasai, gan 
fod yn farw yn ysbrydol, heb unrhyw bosiblrwydd neu obeith- 
ion ara wellhad, gan fod yn dragywyddol druenus yn gyffelyb 
îdd yr angylion syrthiedig. Mae yn ammlieus iawn, pa un a 
fuasai idd ein rhieni cyntaf, pc cyfranogasent o bren y bywyd, 
ar ol y cwymp, i gael plant o gnawd ac esgyrn : csnys gwaed, 
yr liwn sydd yn hanfodol i drefniant cyrff cnawdol, a ddi- 
wreiddasid o’u cyfansoddiadau. Am hyny, yr Arglwydd, yn 
gwybod y canlyniadau drwg a ddilynent os y cyfranogent o Bren 



EDGORN gEfOl». 275- 

y Hywyd, a warcbaeodd y cyfryw yn ofalus pan gcrubiaid a 
chleddyf tanllyd. 

(7'ir harhnu.) 

IJanriU. C<jf. I). E. Jones. 


CYFFF.r. Y BI A F.TII. 

Aetii bacligenyn liyclian i'r maos un diwrnod, a gwelodd ddcf- 
aid ac ẃyn bychain, y rliai a dynodd ei serch yn fawr ; ond 
yr oedd arno drueni drostynt o herwydd fod dracnen yno yn 
cydio yn eu gwlan ; a dychwelodd adref gan benderfynu tori y 
ddraencn i lawr. Dranoeth, aeth allan â’i fwyell yn ei law, ac 
at y ddraenen yn union; ond nr frigyn o honi, gwelodd aderyn 
teg ei liw yn tynu gwlan ymaith, ac yn ehedeg ag ef i’w nyth. 
Pryd liyn, gwolodd ddoetliineb y Creawdwr yn gosod y 
ddraeneu i ddal gwlan y defaid, cr i’r adar bach adeiiadu eu 
nythod, ac o ganlyniad gadawodd hi yn llonydd. 

Y mae llawer yn eglwys Crist, yn gweled gwahanol bethau 
yn niweidiol, fel y gwelodd y bachgenyn y ddraenen, tra y 
maent hefyd yn ateb rhyw ddyben da neu gilydd. Dymunant 
ar un amser i bethau fod yn yr eglwys yn hollol groes i’r modd 
ag y maent; ond ar bryd arall, gorfoleddant eu bod fel ag y 
maent, fel y dyn a ddywedodd y dylai y pwmpiynau dyfu ar 
dderw cryf, a mes ar goesau gweinion pwmpiynau : ond un 
diwrnod aeth i gysgu dan dderwen ; a syrthiodd mesen ar ei 
ben, pan y diolchodd yn fawr i’w Greawdwr nad oedd pwm- 
piynau, ond mes, yn tyfu ar dderw. Y mae byn yn ein dysgu 
i bcidio barnu pethau Duw trwy ein doothineb fach ein hunain, 
ac i gredu fod pob peth yn cydweithio er daioni i’r rliai sydd 
yn caru Duw. W. Lewjs. 


BEDD-APiGRAFF. 

Mf.ddiahna’r bedd hyawdledd da, 

Addysga yn ei wersi, 

Yn fwy effeithiol nag y gall 
Duwinydd eall bregethu ; 

Clywch beth mae’n ddweyd, O ddynion ffol, 
Sy’n byw'n annuwiol hollol ; 

Mae yn llefaru wrthych chwi, 

Rhowch glust i’w gri’n-ystyriol. (1842). 



276 


L'DOOHN BF.ION'. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Gi.o. — Ilysbysir trwy lythyr oddiwtth Elias Morris, o SwyiM 
llaiarn. Tiriogaeth Utali, at ei frawd Uichard Morris o Ferthyr, 
ddarfod i'r brodyr Eliezer Edwarls a Thomas Howlandg, wrth 
fyned i un o'r lcanyom, ddarpanfod gwythîen o lo yn wyth 
trocdfedd o lcd, a hod ffordd dda o wyth milltir tuag ati wedi ei 
gorphen. 

DosfAitTnr Tkaf.tiiodau. — Yn awr, tra mac y tymmor i 
hrepethu allan wcdi tcrfynu (fel y sylwa y Llywydd Samuel 
W. liicbards, yn y “ Star,” Ilyd. 29, 1853), yw yr amser goreu 
i ddosparthu traethodau, gan fyned o dŷ i d_v, a defnyddio poh 
cyfleusdra i ymddyddan ynghylch y grcfydd ddwyfid a brofiès- 
wn. Gobeithiwn y cymmera ein hrodyr a’n chwiorydd yr 
awgrym, ac y dospartliant lawer o ilraetliodau yn y tymmor 
hwn, gan ystyried nas gwyddant pa awT y cant wahoddiad i 
adacl y Iìabilon hon, a chychwyn i Seion. Wrth fyned yno, ni 
fydd dim yn fwy hyfryd i'n meddwl, nâ’n hod wedi gwneyd ein 
dj-ledswydd tuag at ein cyd-ddynion. 

Mae gweddiau er dychweliad Lloepr at Babyddiacth wedi 
cael eu hargraffu mewn amryw ieithoedd ar y cyfandir, a'u 
dospartliu yn mhlith y bohl. 

Pbawf o natur dda fyddai dcffroi dyn ganol nos, a cheisio 
benthyg punt ganddo. 

Cadw Ctfiunach. — Aeth gwr mewn brys mawr at ei gym- 
mydog, ac a ddadguddiodd iddo gyfrinach o bwys, ac wrth ym 
adael a’i gorchymynodd yn gaeth i beidio a'i fynegu i neb ar y 
ddaear. — A’r cymmydog a atcliodd, “ Ilyddwch yn esmwyth, 
gcllwch ymddibynu arnaf y cailwaf ef gyslal <í chicitliau. 


Tauadau o Hydref 14 hyd Htdref 20. — Sir Fynwy, £i>; 
Sir Ddinbych, £1; Pontytypridd, 16s; Llanfabon, 6s 8c; Hir- 
waen, 4s 6c; Georgetown, 58 lc. — Cyfanswm, £7 12s 3c. 

gfÿ;' Anfoner pob Hythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printer, Georgetoo u, Merthyr-Tyiijil. 


TU U. 

Y Drysoifa Ymfiidol r.arluns... 

Priod.ts NefolanM ‘2(>3 

Cyn-fodoldeh Uyn 26 7 

Cyffelyhiaetli 275 

Bedd-argratf 275 

Amryn'iactlr.iu, &c 276 


MERTHYR-TYDFIL: 

AHCRAPFWYD A CHYHOfDDWYD OAW I. OA V I S, C EORC ETO W |T. 



UDGORN SEION, 

MV 

ŵrmt n ŵniitt. 

Hnir. 18 .] HYDBEF 29 , 1353 . [Cvf. VL 

AT BAIICHEDIGION V BEDYDDWYH F/ITO. 

J£u cyhudtlùuiiiu i/n crbyn Dew'i Elff.d Joses a'i ijyimulb itlfu, tjn 
cacl m /tcjluro. 

Mtgedawo Fbawd Davis, — Yn gymmaint ag i mi amrai 
weithiau yn ostyngeJig i waliodd y l’archedigion, ac wedi y 
cyfan wrtllod o honynt, gnn gywilydd, gyhocddi y cyhuddindau 
yn herwydd pa rai y torais fy nghyssylltiad á'r Bedyddwyr. Yn 
bresennol, gwnaf liyny fy hunan, a chant hwythau lygadrythu, 
a chwyrnu, oblcgid mae cu gwrych hcb ostwng byth, er i mi 
fod yn deg, ac yn deg iawu wrtbyut hefyd, yn ddirgel a chy- 
hoedd, ar eiriaua tlirwy lythyrau, a hyny gyda pliob dymuniad 
da; o herwydd tos-turiwyf wrthyut yn eu scfyllfa druenus. 
Tcimlwyf yn ddwys dros rai o honynt, ag ydynt yn barod wedi 
credu, ond lbd yr elw a’r gyflog yn attnlfa iddynt i ymuno 
à’r Saint; creill ag anrhydcdd bydol a hunan-glod yn rhwystr 
iddynt. Gresyn fod dynion fel hyn, yn gymmaint cowards, fel 
yr ofnant sefyll o du y gwirionedd. Ila wyr, frodyr, a Chymry, 
trechwch rwystrau, a deuwch i Eglwys Iesu Grist, gan ym- 
ddiried yn Nuw y Saint, a chewch ryddid a nertli, fel y bydd- 
och lawen a hyfryd o dan bob amgylchiad ; yr wyf fl yn 
gwybod liyny, a dymuniad genyf am eich cael i feddiant o 
fywyd tragywyddoL EreiU o honynt a wrthryfelant â’r gwir- 
ionedd, gan ymgyndynu yn gildyn afrosgo, n:al pey mynent er 
I«ib peth, draws-wyro barn a chyfiawnder, a sathru y gwirion- 
.edd dan draed yn sani, yn liollol ddiystyr o fod Duw y Saint yn 
1 8 [fuis 1 g . 



2/8 


CDÛOn.N SEICW. 


pendcrfynu “rhoddi díal ar y sawl nid adwaenant Ef, acnid 
ydynt yn ufyddhau i Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist.” 
Dyna, ysywaeth, gyflwr cannoedd o hotiynt y dydd heddyw. 

0, na adawent cu ffyrdd, a dychwelyd at yr Arglwydd. 

Faham na wna dyn gyfiawnder á dyn? Pahatn mae dyn- 

ion, cu pregcthwyr hefyd, yn satliru y diniwed u dan draed ? 
Paham y carant gynllwyno er trallodi a difa yr hwu a gâr 
wneyd cyfiawnder yn y portli, ac antddiffyn gwirionedd yn yr 
lteol? l’aham na chyhoeddasid gweithrediadau Cwrdd Tri- 
misol Aberdàr gynt? Ai am fygydu llygaid y rhai ni 
wyddcnt yn amgcn oeddid? Ai dallu dynion yn ltyfal i’w tad 
a fynent, rhag i’r gwirionedd lewyrchu iddynt, a throi a 
dychwelyd o honynt, a byw? Ai ofni yr ocddynt y byddai 
trwy hyny i obaith eu helw ballu ? eu marsiandiacth ddarfod? 
a’u gogoniant edwino raewn gwarth a chywilydd ? Gwn am 
rai o honynt eu Ixxl yn rhy foneddigaidd i wadu hyn, ac i fud 
ereill yn rlty lawn o chwyddiant hunan-dyb coegfaleh, i ddeall 
ystyr y gair shaUow, ac y gellir yn briodol dywedyd am lawer 
o honynt yn ngeiriau y bardd Seisnig, — 

“Thy shallow centre to thy utmost skin.” 

Fel yna y mae pethau yn bod, dyweder a fyner; gwir ydyw, y» 
dywed y Bardd Gwyn, — 

“ A wado hyn aed a hi, 

A gwadcd i’r ltaul godi.” 

Bellach, ca U dgorn Seion roddi dolef trwy Gyntru ben- 
baladr, o’r hancs cyn fyred ag y medrwyf, o’r amgylcliiadau 
achlysurol o lyfeliad y Tri-mis Arfud, neu’mewn geiriau ereill, 
Con/erence Cyndaredd Parchedigion Bedyddwyr Morganwg. 

Tua dechreu y fl. 1850, yr oeddwn yn prysuro yn mlaen 
gydag adeiladu ein capel, sef Capel Gwawr, Aberatnman. ger 
Aberdàr, a hyny trwy lawer o rwystrau. hyd y nod oddiwrth 
fy ngliyd-barchedigion. Yr athrawiaeth a bregethwn a’i blinai 
hwynt yn barliaus. Etto mewn cyssyUtiad â’r gynnuUeidfa, 
aethym yn mlaen trwyddynt oll, a chredem fod Duw o’u jilaid, 
fel na safai unrliyw rwystrau yn ein ffordd, mwy nag y saif 
mwlwg neu ûs yn mlaen corwynt. Teithiais nos a dydd, trwy 
Gwent a Morganwg, a chesglais yn gyfl'redinol, gyda’r crefydd- 

01, a’r anghrefyddol hefyd, a phob enwad yn ddiwahaniaeth 

9 . 


CJ)C.OBN 6F.10S. 


2Î9 


Irfty bcntref i tlircf, a j;»Iad a goralad, at dalu y ddyled. 
YuidrechaU gydag ereill o'r pregethwjr cynnorthwyol, a'r ael- 
odau (aturai o'r cyfryw ydynt yn awr yn Saint), á’n holl egni, 
UC8 ocddwn weithiau hraidd yn rhy flinedig i sofyll, cistedd, 
gorwedd. ua cliysgu, hyd y nod ar wcly mân-hlu. Dengys fy 
nydd-lyfr yn helaethach am hyn. Yn mhen tua wytli niis, 
ucu lai, talasom, o dranl adeiladu, £340, hcblaw tnlu am y 
<Ltds. Yr lioll gyfrifon ydynt ar gucl heddyw. Derbyuiais 
amrai lythyrau o walmnol lcocdd yn y Deau a'r Gogledd, yn 
addaw cynnorthwy i mi, os y talwn ymweliad à hwynt a phrc- 
gcthu iddynt. Anfmiid nm danaf yn nnil yn awr, gan wahanol 
cglwysi, pcll ac agos, i fedyddio ac arddodi dwylaw, o herwydd 
credent na ddcrbyniwyd hwynt yn rheolaidd i mewn i’r 
eglwys hcb hyny: hyn yw cred ae arferiad caaiioedd o’r Bed- 
yddwyr y dydd hwn. Y ddwy Alhrofa ydynt yn groes iddo, 
a Uawer o'r l’eirch. a’i hymurferant o raid, yn unig er mwyn 
y gyflogü ndwaenaf hwynt ynddaddigon; ereill a’i hwtiant 
yuiaith gydag atgasrwydd. Aelodau rhai o honynt a ymunas- 
ant gyda ni yn Capcl Gwawr, cr mwyn cael arddodiad dwylaw ; 
lii chysgcnt yn csmwyth heb gacl hyny. Ffyrnigai liyn y 
I’nrchcdigion yn greulawn. Gwelais o bymtheg i ugain ar yr 
ii n amscr, rai prydiau, yn dyfod yn bwrpasol i mi osod dwy- 
law arnynt, a tbysticnt yn fÿnych cu bod yn fwy rhydd cu 
cydwybodau ar ol hyny. O herwydd hyn, y I’archedigion a 
gynddeiriogent, gan wylltu, a rhedeg wedi nos at eu gilydd, a 
thyna Ue y hyddent hwy, a’r diaconiaid, ac ereill, yu cynllunio 
y ffordd orcu i roddi attalfa ar y cyfryw beth ; cânai y ceüiog 
yn fynych cyn y gwasgarent; brwut yw adrodd y pethau a 
wneir ganddynt hwy yn y dirgel. Mân Gummitus a gynnelid 
yina a thraw yn ddirgcl ; y Parchedigion oeddynt mewn ysfa 
lcm, a'i barchedigacth o Aberdâr yn bowdwr gwyllt, ac yn han- 
ner gwallgof. A’r Saint hwythau yn gwenu dan eu hetiau 
wrth weled hyn, gan ddy wedy d, “ Poor feílows, trueni am y 
pctliau bacli, yn y tywyUwch y maent, ac feallai y bydd hyn 
yn aclilysur i’r oncst-galon ddyfod allan o’u mysg ar fyrder.” 

Anfonid dclegaUs neu yspíwyr yn awr yn ddirgel, i wrandaw 
a ehraffu po beth a lefarwn ac a bregcthwn; gosodid cynllwyn- 
ion i mi, gan geisio fy ngwneyd “ yn drosc-ddwr er mwyn gair.” 
Difyrus yn fynych oedd eu gweled yn gwrandaw ; eu llygaid 



2S0 


CDGOHS RF.IOS. 


a syllont yn naill ochrog, gyda hannor tro ou cernau, a’r wcfus 
isaf yn crebachu am yr uchaf, ac weithiau fel y ei iliog ag un 
ochr ci ben i fyny yn tremio liynt y barcut, ac euogrwydd yn 
peri iddynt fo<i yn amlwg i bawb. Wmredd o weithiau y 
gwelais hyn. Xi fçdr y dynion hyn edrych yn llygaid dyn, 
ond mor isel rliywle tua ehyminydogaetli y galon, a hyny, 
ysgatfydd, o herwydd eu tuedd i dywallt gwaed. Dynion cas 
yw y rhai hyn ; gwareder pob dyn da rhagddynt. Dywedai y 
brawd David Recs wrthyf weithiau, “Frawd Jones, beth po 
byddech i roi tamaid i'r yspîwyr hono (nos Sul), i gael codi 
tipyn o waith ar y boys ’na draw." “ O'r goreu,” raeddwn i, 
“ mae fy Ilygad arnynt er ys meityn ; hwy a gant damaid a 
fydd yn Ucs, gan nai pa ildefnydd wnant o hono ; rhoddaf 
iddynt damaid, o’r tjweisinn cyjlog a'r piaidd, derbyn wynebau 
dyninn cr rnu'yn hudd, ac anyhyssunderau pieyethrcrawl, &c. Yna 
wcdi y cclent damaid iawn, dyna lle byddent yn traflyngcu, 
gwargrymu, ac edrych tua'r drws ; ac wedi i mi brin orphen 
pregethu, rhedent allan ar hanner llindagu. â ncrth coesau at eu 
parcbedigion, a'i daflu allan iddynt, gan wacddi, “ Cyfeiliornad, 
eyfeiliornad, o’r fath waethaf." A dyna lle byddai panu arnaf, 
a’m difriaw yn waeth nà’r “ croen-du,” — llythyrau yn myned 
allan yma a thraw, a pliob un yn ffurflo ei gynllun er rhoddi 
taw arnaf. Ac medd ambell i un, “ Gwnewch frys, frodyr an- 
wyl, i wneyd rhywbetli i’r dyn baeh Aberamman yna, — mae 
yn tynu yr holl wlad ar ddisperod, — gwna ddrwg mawr i ni, — 
tnae yn dwlu y dynion ffbrdd y cerddo; gellwch fentro eicli 
bywyd, taw diwcdd y dyn yna a’i gynnulleidfa fydd myned yn 
Saint ; mae llawer o’r hen Saint yn ci wrandaw bob Sul, a 
wyddis yn y byd beth fydd canlyniadau pethau yn y pen 
draw ; a gafaelweh os gellwch yu ei Dŷ Cwrdd, trueni fydd 
iddo fyned â hwnw a phob peth yn Saint." 

Y pryd hwn hefyd, llawer o’m cynnulleidfa fy hun, ynghyd ag 
amryw yn yr eglwysi cyminydogaethol, a’m cymhellent yn 
ddystaw idd eu bedyddio yr ail waith, am na chredent i'r sawl 
a’u bedyddient gynt, o lierwydd fod y cyfryw yn erbyn “ bed- 
yddio er maddeuant pechodau, ac arddodiad dwylaw,” raegys 
yr arferid genyf fl. Bu rliai personau hefyd yn disgyn oddiar 
eu ccffylau, ar y ffbrdd wrth deithio, ac yn dymuno amaf osod 
dwylaw arnynt, rhag os gwelent, i'w gweinidogion eu tori allan. 


i;dG' kn seion. 


281 


ì.lawcr o'r cglwyai yr ums.T hyn, oeddynt nr cu pogwydd i 
ufyddhnu i’r gwiriuncdd, n ciiacl cu bedyddio yr ail waith cr 
mnddcunnt Jiccliodau. Ni foddiai un atliruwinctli wnliauol mo 
honynt. l’nn welodd y Parclicdigion hyn, digicnt yu nruthroi; 
ysgrifcnu cyfrolnu fyddcnt yn rhy fucli i ddnngos eu gelyn- 
ineth ochrysluwn, cu llid, a'u bradwriacth, cu dichcllion ar- 
swydus. cu cclwyddau mulcis-ddrwg, yngliyd â'r drygau 
mawrion a wnncthnnt i mi yn mhob dull a modd. O! feíy’m 
trybacddid yr amscr hwn; prin y gallaf edrych a darllen, yn fy 
nydd-lyfr, yr hyn u ddyoddcfais, n minunu y pryd liwnw licb fod 
yncglwys I)uw y Saint. Diulch am gyflwryn yrhwn y derbyn- 
iaf ncrtli dan bob crlidigocth. Dyfcisiasant gynllun yn awr, cr 
gosod 'l‘/i ar y dylunwnd, n clmelgwared o honoffi o’r lle i ryw 
fan yn ddigon pcll. A'r Uwybr a gynimerasant at hyu oedd, 
galw Cyfarfod Tri-misol yn Aberdâr; felly y gwnacthant, a 
dacth y rlian amlaf o wcinidogion a phregcthwyr Morganwg, a 
rhai o liarchcdigioti Mynwy liefyd, i’r eyfarfod. Ystyriont hwn 
yn un o'r cyfarfodydd mwyaf dyddorol, yn gynuuaint ii’u bod 
(meddent liwy) yn dyfod allan dros, ac yn cnw cu Duw yn 
erbyn cyfeüiornadau y wlad, ynghyd â hercsiau gwenwynig 
Jones Aberaninmn a'i Gynnullcidfa. Anfonasant gcnad atom 
y nos o’r blaen, i ymofyn ani danom i Gynnadledd y I’arclicd- 
igion a Chenadau yr Eglwysi, dranoeth am ddeg o’r gioch. 
llysbysodd y genad ni liefyd, fod atnrafaclion yn eu plith o 
aclios yr atlirawiaetli a bregethwn, a bod eisieu penderfynu 
rhyw bctliau ag ocdd altan o le rhwng y ddwy Gynnulleidfa. 
Y'sgrifenais lythyryn atynt yn ddiocd, yn liysbysu y byddem yn 
y Confertnct, a chawsant y llytliyr yn mhen tua liannerawr ar ol 
i mi ci ysgrifenu. Eisteddodd y Senliadrini lîarcliedigaidd, a 
bwriwyd goiwg dros y llythyr, a'r licn Barchedig Duwin- 
yddol o Ilengoed, yn eu plitli, yn safon y (fydd. Cyflrodd y 
tipyn llythyr hwynt yn arw iawn, am ei fod yn cynnwys naj 
otJJ a Jynrnt /nri/ i i/nn/i m t/i Jim ú ein /laic/iau cglwi/sii/ // i. ” * Bei- 
ent liefyd am fy mod yn ysgrifenu yn rhy debyg i ryw apostol. 
YY'elc yn canlyn gynnwysiad y Uytliyr, eilun o ba un sydd o 
fy nilacn. 

* Mac gan bob esh%vs li.twl yuddi ei liun i farim drnfli ei liuu am ei liam- 
gylcbiadau a*i dyscyblaelb, yn unol â rbeol C)irps Ff/dd \ Rrd>ddtv>i, ac 
ind uts ^an uti giteiuidog banl i cittedd mcuit baru am atlnau i3t-tb uu 

arall. 



rDGOR* SniON'. 


2S2 

EOLWIS IOSÜ GRIST YN AIÌEItAMMAN, AT ECLWYS Y fcEDYDD- 
WYR, YS AIIERDAR. 

AberAmmati, Alienlir, Taeliwedil 3, 1S3I). 

Myfjcdawi; FrotNr, — Mae yn Hin gcnym c!y wid fo<! neb y» 
eieli plitli yn peri blinder i cliwi, meffys y dangoewyd i ni am 
danoeli, gan yr hwn a anfonaaoch atnm i adrodd cich helynt, 
sef fod cynlienau yn eich plitli. Diolchwn i Dduw na wyddom 
ui ddim am y fatli beth, yn ein plith niyn yr eglwys hon sydd 
yn Nghapel Gwawr, Abcramman. A Duw yr hoddweh a’n 
eadwo yn undeb yr Ysbryd, a chwlwm y tangnefcdd, hyd 
ddydd C'rist. Gwybyddwch gan hyny yn ddiogel, natl oes yn 
yr eglwys hon, ar hyn o bryd, dditn ag y sydd yn galw urnom i 
geisio eymhorth unrhyw eglwys, gweiuidog, na gweinidoeion, i 
drefnu na phendorfynu drosom tm dim a’r na nllwn yn rhwydd 
êi gyflawni ein huiiain, a gobeithiwn taw felly y parhà. A'n 
gwedtli ar ein Tad drosoch, sydd er rhyddhad i chwi o bob 
nmrafaelion. ae y gochelwch gyndyn ddadleu dynion Uygretlig 
eu meddwl, ac amryson ynghylch geiriau, yr hyn nid yw fudd- 
iol i ddim, ond i ddadymchwelyd y gwiandawyr, a magu am- 
rysonau. Pa gymhorth bynag a allwn ei wneyd i chwi. er 
symud eieh trallod presennol, mewn Cynnadledd, neu ryw 
arfod araU, yr ydym bob amser i eich eynnorth«-yo. A'n 
aynglior i chwi y waith hon, yw, ar garthu o honoch allan 
yr hen lefain, fel y byddoch âoes newydd. A’r Arglwydd 
ach gwaredo rhag pob gweithred ddrwg, ac a'ch cadwo :’w 
ileyrnas nefol : i’r hwn y byddo y gogoniant yn oes ocsoedd. 
Amen. 

Arwyddwyd dros yr Fglwys, yn Nghapel Gwawr. Aberam- 
niar., â’m Uaw i fy hun. 

Dewi Elfed Joses. 

Wcdi bwrw eu barn ar y Uytliyr, penderfynasant, cynrhoddî 
huu i’w llygaid, fod iddynt ysgrifenu yr hyn a alwent yn gyf 
eiliornadau o’r eiddof fl, a galwasant yr yspîwyr yn ddirgel, yn 
dystion o lionynt ; ac folly, wedi iddynt osod pob peth yn 
drefnus, ar len o bapyr, i’w gosod yn mlaen dranoeth, yn gy- 
huddiadau yn fy erbyn; ac os y byddai i mi gyfaddef un o’r 
gosodiadau cyhuddiadawl, foti i tui a’m Cynnullcidfa i gael ein 
bwrw allan, heb gymmaint à chaniatad i mi lefaru un rjair i 
amddiflyn fy egwyddorion ! o herwydd fod fy atlirawiacth yn 
difa fel cancr. Hefyd, nad oedd dim i gael ci gyhoeddi i glyw 
gwlad, oml yn nnig fod y cyssylltiad rhyngoin i gael ei dori, 
yr hyn a wnaed yn y “ Hedyddiwr” am Hydref, 1850. 

Ar ddydd Mercher, Hydref Cfed, 1850, y cynnaliwyd y cyf- 


rDGOItN - REIOS. 


28 S 


irfoil Ijyth-gofiulwy hwn. Actliym i ac amryw o’r nelodnu i’r 
cyfarfod; ac yn fimn wc<li i dì fyned yno, dcallais i fod cyn- 
llun hrndwrns, a dichclÌRnr. wcdi ei wneyd yn ein herhyn, ac 
yn ysgrifcnodig ar ddarn o bapyr o flncn y cadeirydd, tung 
ugain neu ragor o bethau (tri-ur-ddcg, mcddent hwy), yn gy- 
huddiadnu yn fy erbyn. Gomcddwyd y papyr i mi i'w yn/iio, 
er i mi daor ddymnno ei gael. Bcllnch. wclc yn canlyn res o’r 
cyhuddiadnu yn ngwynch “ hnul a llygnd golcuni ” Dywcdyd 
a phregethu y pyncinu a panlyn : — 

1. Gwadu y Bcibl. 

2. Croesi pnm pwnc T.lytliyr y Gymmnnfa, a dywedyd y 
dylai gnel ci losgi. 

3. Bcdyddio er maiídrunnt / ttr/mduu . 

•4. Gosod /urys nr arddodind dwylaw. 

5. Prcffcthu na ellir derbyn yr Ysbryd Glân heb fedyddio. 

6. Dyfod trwy fedydd yn eni o ddwfr. 

7. Pregetlm ar bynciau rhy ddyrys, n'u dysgu i ereill trwy 
ytnddyddnn i hwynt am dnnynt, mewn cyfeillacliau dírgel. 

8. Athmwiacth y rail-flwyddiunt, ac adfcriad pob peth i’w 
drefn gynteflg. 

9. Teymasiad pírsonol Crist nr y ddncar. 

10. Galw fy hunan yn apostol. 

IG Bamu pregethau y Gweinidogion yn gyfeiliomus. 

12. Tuedd yn fy mhregcthau i ddwyn, & throi yr cglwysi yn 
Snint. 

13. Nas gnll tri Pherson yn y Duwdod fod yn un Pcrson. 

14. Mae trwy arddodiad dwylaw y mae derbyn yr Ys- 
bryd Glàn. 

15. I.le mae Ysbryd Duw. fod yno allu i wneyd gwyrthiau. 

16. Nad yw y Testanient Ncwydd yn ddigon i achub dyn 
i fywyd tragywyddol. 

17. Fod Duw yn tywnllt bcndithion, a rhoddi dndguddiadau 
o'r nef fel yn y dyddiau gynt. 

1 8. Mae hudr elw oedd mewn golwg gan y Gwcinidogion wrth 
brcgethu, a'u bod yn hollol amddifad o Ysbryd a gallu Duw. 

Yr uchoilion, ynghyd n llawer o bethau ereill, nad wyf yn 
goflo yn bresennol, oeddynt V cyhuddiadau a ddygent i’m her- 
byn. Eisteddais yn dawel yn eu mysg tra y darllenid ac y 
JHefnrid Dawer o honynt. Yna cyfodais a gofynais am y papyr, 


584 


ÜDGOES fiEIO.T. 


igaol ysgrifcnu eilun o hono, a gwrtliodasant yn frawydia.*\ 
gan ei guddio yn ofalus ar y liwrdd, o dan liet un o'r Farcbcd- 
igion, gan law y Farchedig o Hirwacn. AIl right, ebe fl; clywais 
lawer o honynt o’r blacn, ac ond odid na ddcuaf i wybod yr 
hyn oedd ar y papyr etto yn fuan; oml yr wyf yn cofio y rtian 
fwyaf o honynt. Gofynasant i mi os ocddwn yn cyfaddef rliai 
o lionynt. Atobais fy mod yn cyfaddcf y rlian fwyaf, ond 
nid yr oll o houynt. “ Dyna ddigon,” medd un o honynt, 
“ mae dim ond cyfaddef un yn ddigon i’ch condemnio.” Acth 
yn fwstwr mavrr a bach erbyn hyn, a gofynais ganiatâd i am- 
ddiffyn fy egwyddorion. A dyna y cadcirydd, D. Joncs, Caer- 
dyf, yn ei eistedd, a’i ddwylaw yn eu hyd uwch y bwrdd, a’i 
wyneb bach fel y pared gwyn, ac â’i lai» plcntynaidd yn dy- 
wedyd, “ A'ttaliwcli y dyn i siarad, attaliwch y dyn i 6iarad un 
gairüü’’ Dywedai» wrtho yn garuaidd iawn, fod hyny yn Ue» 
iddo ef, a hwythau, o licrwydd y gwyddwn eu bod oll yn anaU- 
uog i wrthbrofi fy egwyddorion. Yn y fan, aeth rhyw ysfa 
grynedig trwyddynt oll. Gwyddai y ciuleirydd yn dda ddigon. 
uad oedd ynddo nerth na dcall idd cu gwrthsefyll. Y Parch- 
edig o Aberdàr, ychydig amser cyn hyn, a ddywedasai wrthyf 
yn bersonol, y buasai yn weU ganddo fod dan ewiuedd y diawl, 
n&’r eiddof fi ; amlyga hynyna fod ganddo olwg fawr ar ei dad, 
cyn yr ymddirieda9ai gymmaint i drugaredd ei balfau. Wet 
rione. Pan welsant fy mod ar fcdr amddiffyn fy hun, hodd 
neu anfodd, gwaeddasant ag un lef ddigofus. “ Allan ag ef,. 
allan ag ef,” gan estyn dwylaw at fy wyncb, or fy ngwthio 
allan. Yn y dadwrdd hwn, gofynais am un awr i siarad â'r 
Parcliedig o Hengoed, am mai efe oedd yr hynaf yno ; a gwrth- 
odasant liyny i mi, ac i bawb o’r swyddogion ag oedd gyda mi 
yu y cyfarfodü do, gwrthodasant i mi un hanner awr, er fod 
genyf berflaith hawl i hyn, fel rhyw Barchedig arall. Ac, ebe 
B. E., llirwaen, “ Mae diwrnod cyfan yn rhy fach i chwi siarad, 
ar ol y dechreuwcli.” Ac ebe fe drachefa, gyda gwên ddigofus, 
“ Mac ef wedi bod yn beie Jones, Caerdyf, fel Ysgrifenydd Cym 
manfa Morgan wg, arn ei ledchwithdod yn nghofres y Bcdyddwyr 
Cynnorthwyol, ar Lythyr y Gymmanfa. Bu hefyd yn beio un o'r 
pregethau goreu a wnaethym i erioed, o'r hyn leiaf ystyriaf ft 
hi yn bregeth fach dwt iawu : prcgethais hi yn Merthyr, mewn 
ewrdd mawr yn y Taberuael ; hefyd yn Aberdâr, wrth neillduo 



t'LM.ultN SF.IOK. 


S8Ä 

diacouiaiil, »c yn Ngliynnnnnfu y Llwyni : gwyildocli am y 
tcstun, * Trowrh rich i rynthau,’ ỳr. Myuai cfc i ini ddywcdyd 
pa le i droi y wyncb, ].u fodd. ac ut bwy, a llawcr o ry w ddwli 
fcl yna." “ I)yna ícl y mac cf,” incdd y Parcbcdig o AbiTdâr, 
“ niac cf wcdi dwli y bcchgyn nydd gyda fi, fcl y niyunnt i nii 
bollti y blcwyn yn bcdwur, cyn cu boddio ; ac i gwrdd Jonc» 
Abcraninian y inynant fyncd o liyd: cellwair û phcthau niawr 
yw petb fcl byn.” “ Ic," incddai y l'arcbcdig o Ddowlai», 
“corflblodd ICglwys yn Trocdyrhiw, ger Mcrtbyr, acw, pan 
ocdd gweinidogion yn ncs atynt, a allasent wncyd hyny gystal 
à chwithau, Jones, ond y dodi dwylaw yna, a’r cyffdyb.” Dwrn 
ci fraicli ddcau, ocdd y pryd hyn yn cstyncdig at fy Uygad 
aswy. “Do, yn siwr, wclwch cliwi,” cbc y l’arclicdig o Scion, 
Merthyr, “mae arnuf gywilydd i feddwl am arddodiad dwy- 
luw pan ar yr un aniscr yn gorfod ei arfcr yn ci cglwys ci 
hun. “Dyna bi,” ebc y Parch. o Abcrdár draclicfp, " mac cf 
wedi liollti cglwys y Cwmbach yn ddwy, gyda’i atlirawiaeth 
a’i arddodiad dwylaw.” “ Wel, frodyr,” ebc y I’archcdig o 
Drcflorcst, “ gan fod y brawd liicliards o Bontytypridd yn gla’ 
iawn yn ei wely, dymunodd amaf i hysbysu i cliwi, ci fod yn 
crefu arnoch i wncyd rhywbeth inewn fa-rtliynas i’r dyn o Ab- 
craminai. a’i gynnullcidfa, on’d do, Meistar Jcnkins?”* “Do 
siwr,” ebo hwnw. “ Anwyl frodyr,” cbc Jenlcins, y Duwinyild 
o llengoed, “ mae yn dda geuyf wclcd cymuiaint o acl ynocli 
dros yr atlirawiaeth sydd yn ol duwioldcb; ac yr wyf yn 
diolcli i fod becligyn, a dynion icuainc mor wrol ar y maes 
licddyw, yn erbyn cyfciUornadau yr oes; parhewch yn wrol 
drus y gwirionedd, ac na udcwcli i ddiin cyfeiliornadau. ac ath- 
rawiacthuu afiachus, lusgo yn ddirgel i mcwn i’ch lieglwysi. 
Mac yn liyfrydwcli gcnyf i welcd dynion mor dda yn cyfodi, 
yn ein Ue ni yr lieu weinidogion, y rliai ydym bron drojio i’r 
ljyd mawr.” Ar hyn, dyua y Ue yn un Uais taranUyd yn 
mhlith y l’archedigion (y UciU oll yn ddystaw fcl y bedd), gan 
waeddi“AHan ag ef, a diacloder ef a’i gynnuUeidfa; mynwn 
wared o’r cyfciliornwr,” &c. Crefodd D. Uichards, Josuah 
Erans, John Juhns, ac ereill, am ganiatád i amddiffyn, a 
chawsaut orchymyn i dewi ar frys, neu fyacd allan!! Ac yn. 
groes i reolau y Gymmanfa, cynuygiasaut fy ysgymuno, gan 
* Masguactmr o Oonl> typriüd. 


CDGOItM SEIOS*. 


280 

Toddi gwalmrddiad pondant i bleidlcisio trwy godi dehcuiaw 
o’m tu!!! Yr holl nmser yma yr ocddwn yn sefyll, yn syllu ar 
olwggenfigenus, greulawn, a Uidiog y l’archedigion : crcdwn y 
sugncnt fy ngwaed pe gallent; rliedoiid fy meddwl i lys yr 
archofleiriaid. Ymddiriedais yn Nuw ; ystyriais yn ddystaw 
taw dig wrthyf ocddynt, o herwydd fy mod yn pregethu y 
gwirionedd : tcimlais fy hunan yn chwyddo gan awydd llefaru 
drosto. Edrychwn arnynt oll gyda thosturi, a’m calon yn 
dymuno eu dedwyddwch. Ond, eu creulondeb ataf ocdd fawr; 
yn cu canol cyfodais fy llaw yn dystiolneth o fy ymadawiad â 
hwynt; a dywcdais, O ddynion drygionus a throfaus, na ddeled 
fy enaid i eich cyfeillach liyth byth. Yr hyn a bregethais. a 
lỳu wrthych, fel na ddcuwch yn rliydd oddiwrtho tra hyddoch 
byw; a phrcgethnf byd y nod o flacn drysau cich tai, ac ni 
phcidiaf brcgetlm y gwirionedd pe gorfyddai i mi farw o her- 
wydd hyny. Ar hyn o eiriau, tcimlais fy hun yn gawraidd fy 
ysbryd, fy meddwl yn dawel, fy nghnlon yn llawen, a deigryn 
neu ddau o dosturi ar godi yn fy llygaid. Yn mhen eiliad, 
dyna hi yn waeddi mawr, “ Tcflwch ef allnn, ewcli i ymofyn 
jmlire i’w daflu allan;” “ macs nge£” “ macs â hwynt;” a rhyw 
swn ocheneidiau cwynfanus- yn arllwys o geudod y lleill, yn 
«lywedyd, “ O íe, allan ag ef.” Ac wedi ymatìyd o lionof yn fy 
het, yr hon oedd ar y bwnld o dan y pwlpud, dywcdais, Wcle, 
wele, ni feddyliais erioed o’r blaen fod gwirionedd o’m genau 
mor gadarn, a fy mod wedi peri cymmaint o ddychryn i’r fath 
nifer liosog o Barchedigion y boliau gorddiog a rhotlresgar. 
“ Allan ag ef, allan ag ef,” meddent liwythau; ac ar fy myned- 
iad allan, dy wedais, A ocs “ croeshoelier ef, croeshoelier ef* 
hefyd. Da i mi, mai nid amser Mary waedlyd, nac Elizabeth 
waedlyd ychwaith, ydyw yn bresennol. Dyoddefodd fy ngwell 
ganwaith, waetli triniaeth fil o weithiau. I am ireji pìeased. 
Ac wedi i mi a’r lleill o’m brodyr fyned allan, siriolasom ein 
gilydd, ac aethom o olwg y cynghor yn llawen, am ein cyfrif 
yn deilwng o gael ain lierhd o achos y gwirionedd. Cannoedd 
a edrychent arnom, rhai drosom, a rhai yn ein herbyn. — Dyna 
i chwi, frawd Davis, ynghyd â phawb a ddarllenant yr Ud- 
gorn, dipyn o ddeChreu hanes fy helynt à’r Bedyddwyr, yn 
jnhlith pa rai y bum yn gweinidogaethu am flynyddau, ac yn 
cu cyfundeb am wyth-ar-hugain o flynyddau, a hyny yn ddi- 


rnoon* SEioîf. 


287 


Oor o’m motmì. Toimlni< fwy o ryilJid y dydd crybwyllodifr, 
iniff n dcimlaia o’r blaon yn (y holl fywyd. Yr ooild yn rhtth 
debyRoli idd y rhyddid (lorfolcddns n dcimlaia wcdi hyny, ar y 
dydd dedwydd n gwynfydedig yr yimumis â Saint y Dyddûui 
Diwcddnf. 

No» y Tri-mi» Arfod yn Abrrlnr, jirogethnis yn Capel 
Cwnwr, Abcruiiiman, oddiwrth K~.iinh xxix, 13—16. Cyfan - 
aoddnis yr einyn cnnlynol, a chnna<om ef yn orfoleddtis. 

“ Dan orthrymder mnwr y gelyn, 
llhednf nr flindorus dnith ; 

Câd nr fnes sydd yn fy nghnnlyn, 

Mewn gnlunas — hyllnf wnith : 

Ercliyll floedd plnnt y drygioui, 

Sydd yn groeh mn drnis n brad, 

Ü fy Nuw, hydd gymhorth imi, 

Uydd yn darinn im’, O Dad. 

“ Trwy dy nertli, ar fln y cleddyf 
Chwnrddnf yn ddibrydcr mwy ; 

Af trwy'r tlhiminu n Thi genyf, 
llerinf eneth, n eliledd, a chlwy'; 

Nertli n gnllu nnorehfygol 
Yw pwernu Ysbryd Duw, 

Dnn ci nawdd mi safn’n wrol 
Dros y gwir tni byddwyf by w.” 

Uantlli Dbwi Elfeo. 

O. Y. Ca yr hanes o’r Creulonderau n ddangoswy d timg atnf, 
o'r ainser hyn hyd lawcr o flsoedd wedi fy ymuniad â’r Snint, 
ymddangos mewn rhifyn dyfodol, os gellwch liebgor Ue iildo. 


Y SAINT A'lí INDIAID. 

Mr. Gol., — Deallaf fod y newyddion a gned drwy y “ Star'' yn 
ddiweddar, o barthed i ymosodìadau yr Indinid cymmydog- 
actliol ar y Saint yn Nhiriogncth ütnh. yn tucddu i ddyehrynu 
rlini pobl rliag canlyniadau n ddychymmygant, nc nid yw cy- 
hoeddiadnu ereill yn lleilinu dim ar echryslonrwydd y meddyl- 
ddrycli. O'm rlian i, dywedaf, nnd wyf yn cnnfod rliyw achos 
neiliduol i’r Saint, yma nac yno, ofni rhyw storom fawr o’r fau 
yna; cnnys ni ddichon fod namyn “ splash in a trash hand basm," 
mewn cystadledd i storom ar y Môr Werydd. 

Mae y Saint yn y Dyffryn yn lliosocach o lawer nag 



FDGOIIN &EIOS. 


SS8 

yw yr InJiaid sycIJ yn eu liaflonyddu, yn llawer parotacli í 
ryfcl, niedrus a dewracli, a braidd yn mliob sefydliad y mae 
ganddynt gaerau cedyrn wedi cu gwneutbur, lle nid r.U eu gel- 
ynion cu cyrbacdd hyd ncs y ceid llu o filwyr o'r Ddinaí. 

Mae rbai yn dycbymmygu y llwydda yr Utahs i gael cyn- 
nnrtbwy gnn ryw lwythau cyuimydogaetbol, ac felly yr alltud- 
iant y Saint o’r wlad. Mewn atebiad i liyna, dywedaf, mai 
bollol groes oedd pob argoelion ar a welais i tra yn eu plith; ac 
y mae un llwyth eymmydogaethol, yr agosaf oll, o'r enw 
“ Sbowsbawnees,” pa rai ydynt lawer lliosocach nii'r Utahs, o 
herwydd ben clyniaetb, yn fwy awyddus i’w dinystrio ná’u 
cynnortbwyo. Gwn, trwy brofiad, mai y Llywydd Young 
sydd wedi bod yn cadw y “ trun heddwch" rliwng y ddwy 
btaid; a diau, pe caniataiai efe, na fyddai y blaenaf ond 
j'cbydig amser, yn difodi y cytbrj’blwyr o'r byd hwn. Mae yr 
Utahs yn dcall byn, maent yn teimlo feUy eu hunain. Cefais 
gryn waith un tro, pan anfonwyd fi i ymofyn Walker a’i ged- 
yrn i wyneb y Ueill i gymmodi, i symud yr ofnau byny. O 
dau yr aiugylehindau byn, ynte, nid yw y " Saint yn Utah yn 
nwjdaw anwariaid yn ddiamddifTyn;” citlir y mae Duw, a 
digon o ddynion da o'u plaid, er hyU flocdd yr holl fleiddiaid. 

D. Jones. 


CYN-FODOLDEB DYX. 

[Parha'l « dnd. 275 ' 

75. Megys ag yr oedd plant Adda wedi eu hymddwyn 
mewn peebod, a’u geni i’r byd trwy y ewyrnp, daethant yn 
ildarostyngedig i’r un gospedigaeth a roùdwyd ar Adda, mal y 
dywedodd yr npostol l’aul, “ Trwy ddyn y daeth pecliod i’r 
bvd, a marwolaeth trwy becbod" (Riiuf. v, 12). Ilefyd, mcwn 
man arall, y dywed, “ O hcrwydd gan mai trwy ddyn y daeth 
marwolaetb, trwy ddyn befyd y daetli adgylbdiad y meirw. O 
lierwydd yn Adda mae pawb yn meirw, felly befyd yn Nghrist 
j’ bywheir pawb” (1 Cor. xv, 22). Yr ymadroddion rhai'n a 
brofant yn eglur fod trosedd Adda wedi dwyn marwolaetb ar 
ei boll hiliogactb. A oedd yn gyfiawn fod i holl blant Adda 
oddef inarwolaeth o herwydd ei drosedd ef ? Neu a ddaeth 



rncoRjt sr.toN. 


599 

marwolacth nr y plant, niJ o honrydd fod eyflnwndcr yn s°fyn 
hyny, ond fel canlynind nnturiol yn dilyn trosedd Adda, yr 
liwn ni» gdlid ci ochclyd? Tnicni a gwae n rwyrair yn fynycli 
nr hilingacth trwy ddrygioni y rhient Clefydau a dynir trwy 
yurarweddiad nfreolus y rliieni, a ddeunnt yn ctifeddiacthol, nc 
n drosglwyddir i’r plant dro» lawcr o gencdlnethau. Yn awr, y 
rhicni, y rhai, trwy cu pechodau, a ddygaannt nrnynt eu hun* 
aíti drueni, a grcaynoldcb, a oddcfant goípcdigaeth cu gwcith- 
rcdocdd eu hunnin, fel achos o gyflawnder; buont yn anrhin* 
wcddol a phccliaaant, cyflawndcr n'u cospn hwynt â chlcfydau 
poenus, a flinionllyd: y doluriau rhai'n a ctifedilir gan y plnnt; 
goddcfunt yn y corfT yn gyfartal idd cu rhieni. Nid ocs un a 
ffuantn ddywedyd, fod cyfluwndor yn gofyn i'r plnnt ddyoddef; 
fod yr achwynindnu cyffrous rlmi'n yn gyflnwn ctifeddiacthol; 
ni fcddylia un dyn, ain uti fynyd, nas gnllui cyflawndcr fawr- 
hau ac ymarferyd ci liawlau, oddieithr fod y plant wedi cu 
cystuddio am bcchod cu rhieni. I'awb a ddywedent ar un- 
waith, fod dyoddefladau y plant weili eu gosod yn anghyflawn, 
fel canlyniud o droscdd y rhicni ; canlyniad hefyd, yr hwn na» 
gellid yn dda ei oehclyd. Felly yr un raodd, y dacth jicchod i 
cin byd ni trwy droseddiad ein rhicni; a hwy yn gyflawn a 
ddyoddcfasant yr adfyd hwnw; ond niarwolaeth a ddacth yn 
etifeddioethol. Adda a drosglwyddodd farwolacth i'w hiliog* 
ncth, nid o herwydd unrhyw bcchod a gyflawnnsant hwy, ond 
fel cnnlyniad o’i bechod ei hun. Adda oedd cyfrwng eu dy- 
oddcflad o furwolaeth yn anghyfiawn, fel canlyniad gencdig- 
gyfreithlawn o’i becliod ei hun. Cyflawnder, gan hyny, nid 
yw yn gofyn y dylai un o olynyddion Adda larw, o hcrwydd ei 
becliod ef. Cyfiawnder a ofynai fod Adda yn unig i gael marw. 
Ond mne hiliogacth Adda yn dyoddef marwolaeth, nid o her- 
wydd fod cyflawnder yn gofyn hyny, ond o herwydd fod 
marwolaeth yn etifeddiaethol, ac yn diiyn fel canlyniad naturiol 
o'r syrthiad, yn yr un dull ag y mae rhyw glefydau yn anghyf- 
iawn etifeddol gan blant, fel canlyniad naturiol o bcnrhyddid 
eu rhicni. 

76. Nid yn unig yr oedd Adda i dderbyn raarwolaeth dyra- 
morol, neu ymddattodiad corff ac ysbryd, ond cfc a ddaeth yn 
farw yn ysbrydol; cfe n alltudiwyd o ardd Eden, ac oddiwrth 
bresennoldeb yr Arglwydd : efe a ddaeth yn ddarostyngedig i 


590 


CDGOBS' 3E!OX. 


ewyllys y l)iafol. gnn yr hwn y gorclifygwyd ef; yr ocad yB 
farw i hob pcth porthynol i gyfiawnder a dedwyddwch ; un 
weitlired o'i ciddo nis gullai byth roi iawn ain ci bcchod; nis 
gallai un cynilun a ddyfcisiai byth ci alluugi cf i adcnniU ci 
hun o'i scfyllfa gollcdig a gyrthicdig; nis gallai un ddyfais a 
fTurfiai ail-reolciddio ci gorlT o'r pridd, a'i ddwyn i fyny o'r 
liedd. I bridd y rhaid i'w gorfí ddychwelyd, yno, am ddim a 
wyddai, i gysgu yr hun o furwolacth dragywyddol. Nid oedd 
■ẃn gwaredigaeth ar y cyntaf wedi swnioyn ei glustiau; dim 
newyddion i cnnill pelydr o ohaith o fcwn ci fynwcs: tywyll- 
weh anobaith a cisteddai yn ocrllyd nr ei acl, trn yr ymagorai 
y dyfodiud diddiwcdd ei ddoruu dychrynllyd i'w olwg ddi- 
obuith. Angeu a eistcddai yn orscddedig yn ei Iwbell farwol — 
a'r ysbryd raid ci ysgaru oddiwrtb ci orchudd daearol, a'l 
rwymo mcwn cadwynau tragywyddol o dywyllwch, o dan lyw- 
odraeth yr angylion syrthiedig. Y farwolaeth a ddaeth ar 
Adda, ynto, ocdd tragywyddo} furwolacth corfT ac ysbryd — y 
eorff i falurio yn llweh i beidio cyfodi mwy — u'r ysbryd i fyw 
mewn tywyllwch a thrueni diddiwcdd. Hyn oedd y gospedig- 
actli, pan ei hysbyeir yn ysgaredig ac ar wahan oddiwrth 
yr iawn. 

Ond nid yw hyn yr oll. Marwolaeth dymmorol ac ysbrydol 
a etifeddwyd gan ei lioll ddisgynyddion. A phe na threfnasai 
Duw gynllun o waredigaetb, buusai holl ddynolryw yn druenus 
am byth, o herwydd y canlyniailau rhwymedig wrthynt gan • 
beehod eu rhieni cyntaf ; eu trueni a’u gresynoldcb a fuasai 
mor fawr â phe buascnt hwy eu htinain wedi cyflawni pecliod. 
Eu hysbrydoedd, er bod yn bur a diniwed, cyn iddynt ddyfod i 
gorff, a ddaethant yn halogedig wrth gymmeryd pabcllau 
syrthiedig ; nid yn halogedig gan eu pechodau eu hunain, ond 
trwy eu cyssylltiad à cliorff wedi ci ddwyn i’r byd trwy y 
cwymp, daearol, syrthiedig, anmherffaith, a Uygredig yn ei 
natur. Tsbryd, wedi myned i mcwn i’r fath babcll, cr na chyf- 
lawnai unrhyw bechod personol, sydd yn anaddas i ddycliwelyd 
drachefn i bresennoldeb Bod santaidd, oddieithr fod iawn wedi 
ei gwneyd ; yna, heb iawn. yr holl fabanod a luasent yn dra- 
gywyddol golledig, o lierwydd canlyniadau naturiol pechod 
Adda. Mae yn wir, ua ofynai cyfiawnder fod i unrbyw ysbryd 
ddyoddef o herwydd pechodau ei rieni, ond y rhieni cyntaf a 


CDGOBN ÍEIOS. 


29 P 

ddygiuuut y f&rwuUctli dragy wydilol lion ar gorff ac ysbryd 
ou hilioiriutli yn luiRliyfluwn, f u l drwg naturiol yn dcilliaw 
oddiwrtli y cwymj», yr liyn ni nllai fod fcl arnll llwynthwy 
a'i dyoddcfasant, nid fcl cospcdigacth ara bcchod Adda. ond fcl 
tnac baban yn dyoddcf clcfyd a ftildiannodd trwy ynrarwcdd- 
hid unrhluwcddolci hynalìuid. l’c tybi uid, uiodd byuan, fod yr 
ysbrydion, pan cu bod yn ddiniwed, wcdi cu cwnlmrdd i adael 
cii rrÌRfnn.n dyfod i lawraniyned i mcwn i babcllau «yrthiedifr, 
o dnn y gonpcdUacth o farwolacth yíbrydol ; n phc tybinsid 
hcfyd, fod yr ysbrydion rlrai'n, gan cu bod yn oruchwylwy r, wcdi 
wcnli dyfod mewn troscddiad o'r gyfraith, yna nntur yr ymrcs- 
ymiudnu bUr norol a fuaacnt, mewn rliyw fc«ur wcdi cyfticwid, 
n phob un a ddyoddcfasai, oni buasai yr iuwn, fnrwolacth ya- 
hrydol dragywyddol, fcl canlynUd o’i anufydd-dod ci hun 
l'r gorcliymyn i boidio myncd i mcwn i babcll ayrtbicdig. Ond 
gan nad oc« un lmncs f k! y fatli gyfrnith wedi ei scfydlu, ac 
wcdi ci hwriadu fd rliybydd i ysbrydiun. nad halogcnt cu liun- 
ain trwy fyncd i mcwu i gorfT syrthicdig; gnn hyny, rhaid pcn- 
derfynu, l'od dyoddcfiadau a mcrwolaeth ysbryd a chorfl' yn 
ddrygau etifeddinethul, wcdi cu rhwymo yn nnghyfiuwn arnmn 
ni trwy cin rhicni cyntaf. V dyoddcfiadau ctifeddiocthol hyn 
a roddant i ni wybodaeth o ddrwg, yr un modd ng y rhoddodd 
cyfrnnogiad o’r ffrwytli gwalrarddcdig wybodaelh i Adda o’r un 
egwyddor. Y dyoddefnint ctifeddiaethol rlrai’n hefyd a mdd- 
ant i ni wybodacth am gyfiawndcr, yn yr un dull a modd ag y 
dysgodd Adda am natur cyfiawncicr, trwy ddyoddef nm ei 
droscddiaduu ci hun. Addn a achosodd idd ei hiliogaeth gyf- 
ranogi o’r cbwerw yn anghn/ûurn, ac lieb eu caniatod a’u gor- 
uchwyliaetb, ac fcl hyn hwy a ddysgant bc-th y w natur trueni; 
tra y bu iddo cf ci hun ddy9gu beth oedd natur y ehwerw neu 
drueni yn gyfiawn, fcl cospedigiacth am ei becliod ci hunan. 
(l'tc barhau.) 

Líanelli. Cyf D. E. Jone*. 


AMUYWIAETIIAU, &c. 

Us mia yn ysgol cystudd a ddysga fwy nä holl orchymynion 
addysgiadol Aristotle mcwn saitli nilynedd; canys nis gaìl neb 
ffurtìo barn gywir am achosiendynol, oni fydd wedi dyoddcf er- 
gydion a chanfod twyU y byd. 



292 


CDCORN SBIOS. 


Gweddiwch çn fynych, o herwydd yr ýdych yn pocliu yn 
wastadol ; edifarhcwch yn fuan, rliaç i chwi farw yn ddisym- 
mwth; yr hwn sydd yn cdifarhau o ddiflyg jfallu i wcithredu, 
nid yw yn cdifarhau am bechod hyd onid ymwrthodo ag ef; a'r 
liwn sydd yn colli ci allu i gyflawni i i beacliod, nid yw yn gad- 
acl jiechod, eitlir pechod sydd yn ei adael ef. 

IJrtODLONnEii yw y cyfoeth mwyaf gwirioneddol; a chybydd- 
dod yw y tlodi inwyaf. Nid yr hwn sydd bcrchen ar lawer yw 
y cyfocthog, eithr yr hwn sydd ganddo ddigon. Vr hwn »ydd 
yn chwennych rhagor sydd yn dlawd ; canys nid ocs calon 
ganddo i fwynhau yr hyn sydd yn ei feddiant. 

Y nrv da ac haelfrydig sydd ddedwydd ynddo ei liunan, yn 
anymddibynol ar dyngliedfcn: mae yn garedig i'w gyfaill. yn 
gymmcdrol i’w elyn, yn grefyddol gyfiawn yn ddiflin yn ei 
lafurwaith, a chyflawna bob dyledswydd yn gydwyboilol a 
ohyda dyfal-barhad. 

ra IIETII YW OOBaITH? 

l’a beth yw Gobaith? Ilyn a wn, 

Mai hywyd liebddo fyddai'n bwn : 

Fy nghwch diogel yw o hyd 
I’m cynnal uwcblaw tònau r byd. 

Ilwn yw y dysgwyl ynwyf sy 
Am gael mwynhau plcscrau lu; 

A’r dyn nad felly’n dysgwyl sydd, 

Ei fywyd cf yn faich a fydd. (1842 ) 


Tai-iadad o Hydref 21 HYD Hydiief 27. — Sir Fynwy, 
ls 8}c; Llanclli, £5; Sir Fôn, 2s 6c (gan W. S.), a lOs (gan 
J. W.) ; Pontfaen, 2s 2c; Caerdyf, I7s; Abcramman, ás; 
Ilirwacn, 2s lc ; Georgetown, 5s 1 c ; TroedyThiw, 4s. — Cyfan- 
swm, £~ 9s fi|c. 

Cymmanfaoedd y Gogledd. — Cynnelir Cymmanfa Sir 
Fflint, ar y l.lcgo Dachwedd; Sir Ddinbych, ar y 20fed; I)yff- 
ryn Conwy, ar y 27ain; Sir Fôn, ar y 4ydd o Bagfyr ; Sir 
Feirionydd, ar yr 1 leg. 

içÿ'" Anfoncr pob llytliyTon, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i John Davis, Printtr, Georgetoicn, Mertnyr-Tydfil, 


CYNNWYSIAp. 

Tü D- 


‘2HT 



‘Ì'JÌ 

• 

MERTHYR-TYDFIL: 

ABCRAPFWTD A CHYHOEI DWTD CAfl J. Onrlg, 

GEniCETOWN. 


UDGOllN SEION, 

■ Bil 

^n cii j) ŵiínt. 


Hmr. 19.] TACHWEDD 5, 1353. [Crr. VI. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Pitlud o dud. 191. J 

77. Ys yr yiuaJrodd blainorol, prufaaum yr cffeithiau alaetli- 
us dcillicdÌR o [punwedd Addn, wrtli cu hystyricd yn Jdi-gyf- 
ciriad at yr iawn ; oddiwrth ba uu y canfyddir, yn gyntaf, fod 
pccliod Adda wcdi ci osod ef a'i hiliogaeth o dan gacthiwcd a 
gallu y Diafol, yn yr hyn y daoth holl ddynolryw yn ysbrydol 
fcirw yn dragy wydd ; gan fod wedi mcirw oddiwrth yr hyn 
sydd dda, liwy a ddoethant yn ddarostyngedig i ewyllys y 
Diafol, ac fcl hyn y dacthant yn dragywyddul gollctlig. Yn ail, 
fod pcchotl Adda wcdi cau lioll ddynolryw allan o brcscnnoldeb 
Duw, nid i ddychwclyd niwy. Yn drydydd, fod pechod Adda 
wcdi dwyn marwolacth i'r byd, hyd y nod farwolaeth y corff, 
nou mcwti geiriau ercill, tragywyddol ysgariacth corff ac ys- 
bryd, y corff i ddychwclyd i bridd i beidio cyfodi mwy, a’r 
ysbryd i aros mewn cadwynau tywyllwch i boidio bod yn 
ddcdwydd mwy. Y canlyniadau ofnadwy rhai’n a ddeiUiasant 
jddiwrth y syrthiad. Oddiwrth y canlyniadau rhai'n nis gallai 
dyn warcd ci hunan; yr oedd wedi ei ogylch amgylchynu gan 
gailwynau o dragywyddol dywyllwch, ac uis gailai eu dryUio 
yn wahaneilig; coUodd bob gallu, ac yr oedd mcwn dygnedd 
anobeithiol. Ond yn ddisymmwth, Uais o'r uchelder a dreidd- 
iodd ddyfnderocdd o dragywyddol nos, â pha un yr oedd efe 
wedi ci amgylchyuu; nid Uais afrywiog ellyUon maleisus, yn 
erchyll ysgyruygu ar eu hysglyfaeth caethiwus ydoedd: ond 
19 [pris ly. 



294 


CDGORÜ SEI05. 


llais trugaredd pa un a dorai yn gynghaneddol ar y plust; Ilai* 
tosturi ydoedd, pa un a wnclai yn bwyllog sibrwd heddwch i’r 
euaid trallodus; llais gobaith ydoedd — llais cariad — Ilais un yn 
dwyn newyddion da o lawenydd niawr — llais Tad tosturiol, yn 
cyhoeddi Gwarcdigactli trwy ei Unig-anedig Fab. Trallod a 
ehcdoJd yinaitli — gobaith a tìagurai i’r làn yn y galon — gorfol- 
edd a ysgat'nliàai y wynebpryd — a dyn trwy ffydd a edrychai 
amo ei hun yn waredigawl trwy farwolaeth ac aberth y Cyn- 
taf-anedig; yn waredigol oddiwrtli y farwolaeth ysbrydol ddi- 
derfyn hono yr hon a rwymwyd trwy y cwymp ; ei gorff yn 
waredigol o gwsg tragywyddol yn y bedd ; ci ysbryd yn wared- 
igol oddiwrth warogaeth dragywyddol i allu y Diafol. Efe a 
wclodd, trwy ffydd, y corff wedi ei adferyd o’r Uwch — yr ys- 
bryd wedi ei adferyd i’r corff— marwoldcb wedi ei adferyd i 
anfarwoldeb — a dyn wedi ci adferyd i bresennoldeb ei Dad. 
Yn Uyn gwelwn, taw “yn Adda inae pawb yn meirw’’ yn dym- 
morol, ysbrydol, a thragy wyddol ; ac mai “yn Nghrist y byw- 
heir pawb,” yn dymmorol, ysbrydol, a thragywyddol, mor bell. 
o leiaf, ag mae y pechod gwreiddiol yn perthyn. 

78. Crist yw bywyd a golcuni y byd. Ileb ei iawn Ef, ni 
fuasai bywyd na goleuni wedi ein cyrhaedd ni ; dim ond tyw- 
yllwch tragywyddol, a marwolaeth, a thmeni a fuascnt wedi 
teyrnasu. Megys ag y daeth yr holl dmeni hyn trwy weith- 
redoedd angliyflawn o ciddo un dyn, felly hefyd yr holl wared- 
igaeth, a goleuni, a bywyd, a adferwyd i’r byd, a ddaethant 
trwy un Bod yr hwn oedd megys “ Oen wedi ei ladd er seiliad 
y byd.” Megys nad ocdd gan blant Adda un oruchwyliaeth 
yn ngwneuthuriad y pechod gwreiddiol, felly hefyd maent 
wedi eu gwaredu yn ddiammodol a chyflredinol oddiwrth 
effeithiau y pechod hwnw, pe amgen ni fuasai diwedd bytli ar 
yr effcithiau liyny. Gwaredigaeth oddiwrth y trosedd gwreidd- 
iol oedd trwy Grist, h)-ny yw, trwy rydd râd yn unig heb 
weithredoedd; nid oedd gweithredoedd yn ofynol ar ddyn 
mewn trefn y gallasai rhydd ràd ddyfod yn effeithiol yu ei ad- 
ennÜljad oddiwrth efleithiau pechod ei rieni cyntaf. Ni ofynir 
ar un o hüiogaeth Adda, i edifarhau, neu gredu, neu i gael eu 
bedyddio, na gwneyd unrhyw beth arall, fel ammod o waredig- 
aeth oddiwrth y pechod hwnw; pob amraodau ar ran dyn, 
ydynt yn holloi annerbyniol. Yr iawn yn unig, heb weithredr- 


CDGOBN 8£IOX. 


ses 

'XNld, * osododd holl ddynolryw yn eu sofylUh fubannidd, yn 
fyw yn Nglirist: oddiyina mae y drygioni mawr o fedyddio 
jdunt bycliain, oblcgid mncnt hwy einoe* yn rhyddion oddiwrtli 
becliod Adda, o hcrwydd Crint. Bcdydd n scfydlwyd fel un 
o’r amm<xlnu trwy ba rai mae muddeunnt o’n pcchodnu ]>er- 
nonol cin hunnin, yn cnel ei gâniatnn, o herwydd yr iawn ; ond 
nid yw yr iuwn yn gofyn bedydd, nac unrhyw amtnod nrall, 
mewn trefn i faddeu y pcchod gw reiddiol, neu ein gwaredu ni 
oddiwrtli hyny. Yr oedd y pechud gwreiddiol wedi ei fnddeu 
yn agos cr ys cliwech mil o (lynyddoedd yn ol. ncu yn fuan ar 
ol ci gyflawni ; Adda ocdd yr un yr hwn a gyflawnodd y 
pechod, ac Adda ocdd yr un yr hwn n gyrhacddodd faddcuant 
o’r uurhyw ; disgynyddion Adda ydynt wcdi eu blino trwy y 
pcchod liwnw, ond nid yn euog o’i gyflawni; gan hyny, nid 
nes nnglien arr.ynt am fuddeuant, na fl'ydd, nac edifcirwch, na 
bedydd cr maddeuant ani y pecliod liwnw : yna mae yn wat- 
wariacth ofnndwy gerbron Duw i fedyddio plant bychain ; a 
Duw ni ddieuoga rieni y rhui a oddcfant y peth fflaidd hwn i 
gael ei arferyd yn eu tculuoedd, n’r Arglwydd Dduw o gospa y 
dynion hyny, y riiai n arferant y drygioni mawr hwn yn ei 
ciiw ; o herwydd a ddcrbynia yr Arglwydd ar ein dwylaw ni 
yr hyn naorchyinynodd cfc? Ac a oddef efe i ni fyned yn ddi- 
gosp, os y defnyddiwn ci enw ef yn ofer, ac arferu ffleidd-dra yn 
vi enw ef ? Am hyny, dywedwn wrth bawb o’r fath, bydded i’r 
holl arferiadau hyn beidio oddi gerbron yr Arglwydd, rhag iddo 
eieh taro chwi n gwialen ei enau, a thrwy ei lid, a threngu o 
lionoch allan o’r ddaear, ac hefyd oddiwrth ei brescnnoldeb. 

7t*. Dyn, wedi dysgu da a drwg trwy y cwymp, a chan gacl 
iawn wcdi ei pharotoi trwy ba un y daeth yn ei sefyllfa faban • 
aidd yn ddiniwed gerbron Duw, a osodwyd mewn cyflwr yn yr 
hwn y gallai weithredu drosto ei hun, naill ai da neu ddrwg, 
a phrawf a roddwyd iddo. Yn awr, ni welodd yr Arglwydd 
yn addas i warcdu dyn oddiwrth efleithiau y syrthiad yn un- 
iongyrchol; gan hyuy, yr amser blaenorol i farwolaeth, a 
ddacth yn sefyllfa brawfedigol, neu sefyllfa prawf: rhoddwyd 
cyfreithiau i’w lywodraethu, cyfaddas i natur a gradd ei wyb- 
udaetli : gorchymynwyd iddo i waeyd da ac nid drwg: cosp- 
edigaethau a gyssylltiwyd â’r cyfreithiau a roddwyd iddo. 
Holl ddynolryw, fel maent yn tyfu i fyny o fabandod i flynydd 



CDGORy SF.IOy. 


596 

ocdd o pyfrifoldcb, ydynt yn trosoddu y cyfrcithiau hyn. ac yn 
darostwng eu liunain i gospcdigaeth y cyfryw. yr hyn yw ail 
farwolaeth. Ni roddir yr ail farwolaeth hon hyd oni fyddo holl 
ddynolryw wedi eu gwaredu oddiwrth y farwolacth gyntaf, a'u 
hadfcryd yn eu sefyllfa anfarwol i bresennoldeb eu Barnwr. i'w 
barnu gan y gyfraith ddadguddiedig, yn ol eu gweithredocdd, 
pa un a fyddont ai da ai drwg. Oni bai fod Crist wedi dy- 
oddef dros y pechodnu a gyflawnwyd gan hiliogaeth Adda, yn 
gystadl â thros y pechod gwrciddiol, nis gellid eadw un cnawd 
a bcchai ; oblegid mae pechod yn ytnddwyn yn nghalonau 
pawh fel macnt yn tyfu fyny i wybod da a drwg. Gan hyuy, 
l>e na chyrhaeddasai yr iawn yn mhellach nâ'r pechod gwreidd- 
iol, pob enaid a bechai yn crby r n yr ail gyfraith a fyddai farw 
yn yr ail farwolacth ysbrydol: efe drachcfn a osodasid mcwn 
cyflwr diobaith; efe drachefn a drengai oddiwrth yr hyn sydd 
dda, a dyfod yn druenus, gorfT ac ysbryd, yu dragywydd: mae 
yn wir, na ddychwelai ei gorfT yr ail waith i'r pridd, ond efe a 
gelai ei alltudio yr ail waith oddiwrth bresennoldeb ei Famwr, 
Ile byddai gorff ac ysbryd yn druenus yn dragywyddol; lle na 
allai un pelydr o obaith byth dori ar ei feddwL Y fath o 
anghenrhaid fuasai y canlyniadau, os y pechod gwreiddiol 
oedd yr unig bechod y rhoddwyd iawn am dano : o dan yr 
amgylehiadau rhai'n, nis gellid taidw neb ond babanod, a'r rhai 
hyny pa rai a fuont feirw licb wybodaeth ddigonol i bechu. 
Y lleill oll a fyddent yn golledig anadferadwy. 

so. Ond Crist a fu farw, nid yn unig i waredu dynolryw 
oddiwrth y pechod gwreiddiol, ond i’w gwaredu hwynt oddi- 
wrth gospedigaeth eu pechodau personol eu hunain, nid yn 
anammodol. ond yn ammodol. Er i Grist ddyoddef yn gorff 
ac ysbryd, boenau yr holl deulu dynol i roddi iawn ntp yr oll 
o’u pechodau, etto nis gallai yr iawn yma effeithio arnynt hwy, 
oddieithr iddynt gredu ynddo Ef, edifarhau am eu pechodau, 
a'u trochi mewn dwfr yn enw yr Arglwydd Iesu, er maddeuant 
pechodau, a’u cadarnlmu trwy arddodiad dwylaw er derbyniad 
o'r Ysbryd Glàn. a pharhau yn flyddlawn hyd y diwedd; ar y 
cyfryw ni chaiff yr ail farwolaeth un awdurdod. Ond y rhai 
ni edifarhant, a’r rliai a wrthodant gynllun yr iachawdwriaeth, 
a raid ddyoddef cospedigaoth y gyfraith hyd y nod yn ol y gor- 
cltymyn pa un a wnaethwyd gan Dduw. Y eyfryw a gospir â 


rDGoHN 8E10N. 


237 


'linyHtr tr«(ry wyddol oddiwrtli brcM.'nnoldeb yr Arglwydd, *c 
oddiwrth o^oniaut ei uertb. (Jnd (jan y gwobrwya ac y cospa 
Iiuw buwbdynion ynol eu itweitlircdoedd, ]m un ui du ai drwg, 
yna fc fydd gwnliauol rudduu o ddnlwyddwcli a gogoniunt, i 
aleb dybenion yr iawn, a gwaliunol radduu o gosp a tlirueni, i 
atcb dybcnion cyflawuder. Ac fel liyn tnawrygir cariad, a 
tlirugarcdd, a chyflawnder I)uw o flaen yr holi lu nefol, a cher- 
bron ;iob dyn. 

81. (ìwan-digaeth oddiwrth y pecbod gwrciddiol ivdd yu 
gyflredinol uc yn aiiununudol; gwuredigaeth oddiwrth ein 
pechodau jieruoiiol sydd yn aimnodol. Y gyntaf a ddygir 
uddianigylch trwy rydd râs yn unig heb weithredocdd. Yr ail 
a ddygir oddinuigyleh gun rydd râs trwy weitliredoedd. Y 
flaeuaf sydd iachawdwriaeth gyffredinol; yr olaf eydd iach- 
awdwriaeth i'r rhai hyny yn unig pa rai a dderbyniant yr Kf- 
cngyl. (jwaredigaethoddiwrth bechod Adduu'n hedfryd ni ynol 
i brceennoldeb Duw ; gwaredigauth oddiwrth ein pcchodau cin 
hunain a'n ceidw ni yn mhrceennoldeb Duw inewn sefyllfa o 
ddedwyddwch annhcrfyuoL Y rhai hyny a wrthodant wared- 
igueth rliag yr uil farwolaeth, a berir i dderbyn gwuredigueth 
oddiwrth y furwolacth gyntaf. Megys ag y dyrchafwyd Crist 
i fyny oddiar y groes gan ddynion drwg, felly y ca dynion 
drwg eu dyrcliafu i fyny o'r bedd i sefyll o’i llaen Ef, i’w bamu 
ani eu lioll weithredoedd drwg, Megys ug y cafodd Crist ci 
farnu a'i wrtliod gan bechaduriuid, felly y ca jiechaduriaid eu 
barnu a'u gwrthod ganddo Ef. Eel hyn uiae pob peth wedi ci 
gynllunio mewn ducthineb, ac mewn cyfiawnder, ac inewn 
santeiddrwydd, er gwaredigaeth a dedwyddwdi dyn, ac liefyd 
er ei ddumnedigaeth a’i drueni; fel y gallo trugaredd a chyf- 
iawnder gael eu hawliau, a Duw yn berflaith yn ei holl briod- 
oleddau. 

Mor fawr a rhyfeddol yw gweithredoedd yr Hollailuog, 
ntcgys eu harddnngosir yn nghreadigaeth a Uy wodraeth dyn ! 
Pa annherfynol ddoethineb a eglurir yn ei waredigaeth ! Mor 
erfawr yr addysgiadau u ddelir nllan i ddyn syrthiedig i’w ad- 
tcryd a'i ddwyn yn ol i ddedwyddwch! Mor drugarog, ac etto 
mor gyfiawn yw Barnwr inawr yr holl ddaear, yn mesuriad 
allan wobrwyon a chospedigaethau yn gyfatebol i weithred- 
oedd dyniou ! 



298 


tlDGOItS SEIOS. 


82. Wedi dangOs fod gan ddyn gynfodolaeth yn y nefoedd cyn 
sylfaeniad y byd, ei fod yn oruchwylydd deallgar, a mt sol, yn 
cael ei ly wodraethu gan gyfrcithiau, ei fod wedi cadw ei sefyllfa 
gyntaf, fod y ddacar hon wedi ei threfnu yn brcswylfod i.ldo, 
yn mha un y cafodd y fraint o gyrndeithaau â plmbell o gnawd. 
mai hon yw yr ail sefyllla, yn yr hon y mae yn ymdrechu â 
phrofedigaethau newyddion o dan gyflyrau newyddion, pa rai, 
os bydd iddo eu gorclifygu, a chadw y cytrcithiau uwcli a add- 
aswyd i’r ystâd hon o fodoliaetli, a'i parotoant ef i gynnydd 
pellach yn mhriodoleddau a pherfleithderau ei I)ad Nefol oddi- 
wrth yr hwn y mac wedi deilliaw, a chan yr hwn ei cenedlwyd. 
yn hir cyn ei fodoliacth hrescnnol; wedi dangos fod y syrthiad 
yn anghenrheidiol fel y gallai ddyfod yn gyflldyb i'r Duwiau, 
yn gwybod da a drwg, a bod gwaredigaeth yn anghenrheidiol 
fel y gallaì wybod pa fodd i werthfawrogi rledwyddwch, wrth 
gyferbyniad â thrueni, cawn yn nesaf ymofyn i natur, tarrld- 
iad, a helaethder ei alluoedd fel bôd moesol a dcallgar. 

83. Yn gyntaf. Pa beth y T w natur galluoedd dyn ? Mae gan 
ddyn alluoedd o hunan-symudiad, o fcddyliad, tcimlad, casineb, 1 
cariad, mwynhad, dyoddetiad, coflo, ymrcsymu, a Uawer o an- 
soddion ereill, rhy aml i’w crybwyll. O’r hoU gynneddfau a 
feddiennir ganddyn, liwnw o hunan-symudiada ymddengys i ni 

y rhyfeddaf. Pob ysgogiadau, oddieithr y rliai hyny o eiddo 
bodau byw, a ddywedir eu bod o natur gelfyddydol — hyny yw, 
yn cael eu cynnyrchu gan sylwedd, yn gweithredu ar sylwedd; 
lioll weithrediadau celfyddydol, yn eu tarddiad, ydynt ganlyn- 
iadau bywiol o allu hunan-symudol. Deddfau mawrion natur, 
eu hunain, ydynt ganlyniadau o’r gallu hwn. Nid oes un gallu 
arall yn y bydyssawd. Yr ansoddau hyny pa rai a elwir gallu- 
oedd celfyddydawl, galluoedd dysgyrchawl, galluoedd fleryll- 
awl, &e., nid ydynt alluoedd, ond efleithiau yn unig. Y galfu 
a gynnyrcha yr efleithiau rhai’n sydd guddiedig o olwg mar- 
wolion. Gallu bywiol, deallgar, a hunan-symudol, yw gwreidd- 
yn lioll symudiadau a deddfau natur. Mae gan ddyn y gallu 
liwn o hunan-symudiad, ac yn ei arferyd i ychydig helaethder, 
yn symudiad ei aelodau a’i gorff. Ond myned i mewn i’r 
olrheiniad, yn y traethawd hwn, o natur galluoedd hunan- 
symudol yn gyffredinol, a fyddai yn ddyeithr i'r testun sydd 
dan ein hystyriaeth. Am hanes pellach ar yr egwyddor 


UDOORN SEION. 


29» 


«ldirpcl, omi dyililornwl hon, cyfciriwn cin darllcnwyr at ein 
tracthawd, a clwir )r Arhoa M<nrr Cyntnf, rn it AUuottUl liunan- 
iymudawl y Bydysuiwd. Natur y meddwl, y cóf, a'r lioll allu- 
oodd ereill o eiddo dyn, pa rai a cnwasom, ydynt cisoca yn 
gynucfin i ddcalltwriaeth pob un. Nid oes un a ddadlcua nad 
yw dyn yn fcddiannol ar yr holl t>yuncddfau hyn. 

84. Ynail. () ba lu mac y fnilluucdd rliai'n wedi deilliaw? 
I’an y llefarwn ant alluoedd yr ydym yn nieddwl )>alluoedd 
gwreiddiol elfenol y meddwl. Uwyddom yn dda fod nrddan- 
aoddwyr yn ystyried llawer o’r ansoddau a cnwyd o natur ail- 
raddawg neu gyfunsawdd, yn dyfod allan o gyfuniad ansoild.au 
ag ydynt ett»i yn fwy gwrciddiol. Yr ydym yn ewyllysgar 
gyfuddef yr holl bethau hyn ; ond yr aneoddau ail-raddawg 
rhai'n, os eu dadglymir, a geir yn mhob cnghraifft i fod yn 
darddiad o gyfuniad galluocild syml, elfenol, a gwreiddiol. Y 
gofyniad yw, o ba le y dcilliodd y galluoedd elfenawl rhai’n o 
eiddo y meddwl? Atehwn, eu bod yn dragywyddol. Gallu- 
ocdd pob sylwedd ysbrydol ydynt yn dragywyddoL, fel y syl- 
wedd i ba un y pcrthynnnt. Nid oes un sylwcdd yn y bydys- 
sawd yr hwn sydd yn awr yn teimlo ac yu meddwl, a’r na 
l’eddiannai yn dragywyddul y gallu hwnw. Gellir diswyddo y 
galluoedd hyn ain dymmor, ond byth nis gellir eu diddymu. 
Sylwedd ag sydd yn awr beb fod â'r galluoedd hyn ganddo, 
sydd raid iddo aros hebddynt yn dragywyddol. Y swm o syl- 
wcdd sydd mewn gwagle nis gall byth fod wedi cynnyddu neu 
lcihnu. nis gall ychwaith un gallu elfenol newydd gacl ei 
ychwanegu at y defnydd hwn. Am y rlicsymau a ddaliant 
dragywyddolrwydd defnydd a'i alluocdd, gwel ein traethawd y 
cyfeiriwyd ato yn yr ymadrodil blaenorol. A chaniatâu tra- 
gywyddolrwydd y galluoedd, yna y defnyddiau o ba rai y 
cyfansoddwyd ein hysbrydoedd, a raid fod yn alluog i feddwl, 
symud, ewyllysio, &c , cyn iddynt gael cu ffurfio yn nghroth y 
fenyw nefolaidd. Y'n flacnorol i’r cyfnod hwnw yr oedd parhad 
diderfyn, ac yr oedd gan bob rlian o’n hysbrydoedd dragywydd- 
ol fodoliaeth, ac mewn meddiant o dragywyddol alluoedd. Yn 
awr, a ellir meddwl am fynydyn, fod y rhanau hyn yn Uonydd 
a marw er pob tragywyddoldeb hyd oni dderbyniasant eu 
trefniant yn y ffurf o ysbryd mabanaidd ? A allw n ni feddwl 
fod rbanau ag oeddynt yn meddu y gallu o symud eu hunain, 



300 


CDGOBN SEIOS. 


a'r na wnclent ymarforyd y pallu hwnw yn ystod y parhadf 
ifidcrfyn n ffaenorai eu rheoleiddiad ? Os oeddynt unwaith 
wedi eu rheoleiddio yn y deyrnas ìysieuol, ac yna wedi eu 
hafreoleiddio trwy ddyfod yn fwyd anifeiliaid nefol, ac yna 
drachefn wedi eu hail-reoleiddio yn y (Turf o ysbrydion anifeil- 
iaid, pa un sydd gylch uwch o fodoliaeth. yaa a ydyw yn 
afresymol i dybiod fod yr unrhyw ranau, er pob tragywyddol- 
deb, wedi l>od yn myne<I trwy gadwyn o undebau ac anundeb- 
au, rheoleiddiadau ac afreoleiddiad.au, hyd nes o’r diwedd y 
caniatawyd iddynt i fyned i mewn i’r cylch uwchaf a mwyaf 
dyrchafedig o reoleiddiad yn nhebygolrwydd a delw Duw? 
Trawsfudiaeth o’r unrhyw fán ranau o ysbrydion o is i uwch 
drefniant, sydd yn amlygedig oddiwrth y fTaith fod yr un mân 
ranau yn bodoli mewn sefyllfa wasgaredig, yn gymmysgedig ä 
defnydd arall ; yn nesaf, inacnt yn bodoli mewn ffurf unol, yn tyfu 
allau o’r ddaear ar lun porfa, Ilysiau, a choedydd ; ac ar ol hyn, y 
llysiau rhai'n sydd yn dyfod yn fwyd i anifciliaid nefolaidd, a’r 
unrhyw fan ranau a reoleiddir idd eu hiliogacth, ac fel hyn a 
fTurfiant ysbrydion anifeiliaid. Yma, ynte, y mae yn amlwg 
drawsfudiaeth o’r un mân ranau ysbryd, o iselach i uchclach 
trefnìant, yn yr hyn y gwellhcir eu cyflwr, a’u cylch o weith- 
rediad a eangir. Pwy a esyd gyffiniau i uchel-dueddfryd 
ysbryd? Pwy a rag-noda derfynau idd ei gynnyddiad ? Os y 
goddef ddeddfau ac ammodau ei wahanol sefyllfaocdd o fodol- 
iaeth, pwy a ddywed na fydd iddo gynnyddu hyd oni ennilla 
wir uchder perfTeithrwydd, a bodofi yn holl arddercliawgrwydd 
gogoncddus ddelw Duw ? 

85. Pan, gan hyny, mae y maban ysbryd gyntaf yn cael ei 
eni yn y byd nefotaidd, nid hyny yw dechreuad ei alluoedd. 
Pob mymryn a fodolai yn dragywyddol cyn y rheoleiddiad 
hwn ; pob un a alluogwyd i amgyffred ei fodoliaeth ei hun ; pob 
un a gafodd y gallu o hunan-symudiad ; yr oedd pob un yn 
ddeallgar, yn föd bywiol o hono ei hun, heb fod ganddo un 
wybodaeth am feddyliau neillduol, teimladau, a chyffroadau y 
mymrynau ereill à plia rai ni bu erioed mewn undeb. 
Yr oedd pob mymryn mor annibynol ar bob mymryn 
arall ag y mae un person yn annibynol ar y llall. Yn y 
cyflwr annibynol, ac ysgarol hwn, yr oedd yn alluog o gael ei 
lywodraethu gan ddeddfau addas idd y swm o wybodaeth & 


Ur>GOKH SLION. 


301 


phrotlad a ennillusai yn y stod ei fodoliaeth drapy tryddol ag oedd 
wedi myned heibia l’ob mymryn ag sydd yn cydsynio á'r 
dcddfau rhag-node<lig yn rheol ei wcithrediad, caniatêir iddo i 
(^gyn yn nghlorian bodoliacth ; o licrwydd, trwy ufyddhau i’r 
ddeddf, yr cnnilla fwy o wybodaeth, ac fel hyn a barotoir i 
weithredu ntewn eylch uehelach, a tluin uwch ddeddf. O dan 
ba gymmaint o wahanol ddcddfau y bu y mynirynau hyn yn 
gweithrcdu yn ystod y didcrfyn ysgol o brawf trwy yr hon yr 
oeddynt wedi myned, tiid yw yn wybodus i ni. Pa radd o 
wybodacth a gyrhacddasant trwy brawf, yn dacnorol idd eu 
trefniant yn nghroth y fcnyw ncfolaidd, ni ddadguddiwyd. Un 
peth sydd sicr, y mymrynau a actliant i mewn i wreiddiol 
drefniant y muban ysbryd, a leolir mewn cylch newydd o 
wcithrediad ; y deddfau i'w Uywodraethu hwynt yn y cyflwr 
uwcli a newydd hwn raid fod yn walianol i unrhyw ddcddfau o 
dan ba rai y buont yn gweithredu yn flaenorol. 

(l'w Itarhau .) Cyj'. D. E. Jones. 


l’RIODAS NEFOLAIDD. 

[Paibaü o duú. 2d7.} 

Vmollynoa dynion ieuainc eu hunain i ddrygedd ac anfoesol- 
deb, meWn cyfartalwch i swm y tcmtiasynau a’r dylanwadau 
drwg yr amgylchir hwynt ganddyut. Lleihaer yr achosion, a 
lleiheir yr cfleithiau licfyd; ac os dinystrir yr achos, paid yr 
eflaith. Gadawcr i'n cyfrcithiau Taleithiol ganiatâu lliosog- 
rwydd, ac anfynych y dygwydd i fenyw ymoUwng i buteindra. 
citlir hi a ddcwis briodas gyfreithlawn yn hytrach nâ bywyd o 
ddiraddiad a dyoddcfuint. ltyddin y menywod diraddiog, hcb 
dderbyn ond ychydig neu ddim ychwanegiad at eu niferoedd, a 
lcihcid yn l'uan, ac o'r diwedd a ddinystrid gan eu flblineb a’u 
drygioni eu hunain, ac fel yma, wedi i achosion temtasiwn 
beidio i radd fawr, rhodìai dynion ieuainc mewn awyrgylch 
iachach, ac nid cael eu dcnu yn fcunyddiol, fel maent yn awr, 
aUan o lwybrau rhinwcdd. Lliosogrwydd a leihiiai hefyd yn 
fawr y tcmtiasiynau a ymosodant ar wyr priodasol, yn gystal 
â’r rliai sydd ieuainc; ni byddent mwyacli dan y demtasiwn o 
gadw gordderch-wraig yn ddirgel, a tliori y cyfammod priod- 
asol, ac feUy bechu yn erbyn eu gwragedd ac yn erbyn Duw. 
l’a sawl miloedd sydd yn arfer y flìeidd-dra mawr hwn? A 


.102 


rDGORN 8EION. 


y gwijant liyny? Oblegiil eu gorfoilir gan ein dall- 
bleidiol gyfreitbiau Taleithiol i gyfyngu eu hunain i un wraig. 
Pe bai ganddynt y rhyddid syild gan bedair rhan o bump o gen- 
edlnedd ereill, a'r hyn a warantir gan y Beibl a'n Ffurf-lywod- 
raeth genedlaethol, gallent briodi aral-wragedd, a'u gorfodi i’w 
cynnal hwy a'u plant, yn lle hod ganddynt eu meistresi dirgel- 
aidd, a'u troi ymaith pan y blinont arnynt. Pa un, a feddyliech 
cliwi, a ddewisai menyw? A ddewisai hi fyw mewn godineb 
gyda dyn, yn un y gcilid ei throi yraaith unrhyw foment, yn 
ddigeiniog a dinodded, yn hytrach nâ’i huno yn gyfreithlawn 
gydag ef mewn priodas anrhydeddus? Ai ni fyddai yn an- 
nherfynol fwy dewisol ganddi yr olaf nàT blaenaf ? Pe bodol- 
ai anil-wreigiaeth, anfynych y cydsyniai menywod i fod yn 
feistresi. Gan hyny, yn Ue drygu moesau cymdeithas, byddai 
i aml-wreigiaeth effeithio yn gymhwys i’r gwrthwyneb ; byddai 
iddo fawr buro cymdeithas oddiwrth yr anfoesau a fodolant yn 
awr. Pa hyd y caiff y llywodraethau Taleithiol eu mclldigo gan 
y fath gyfreithiau crintachlyd? Pa bryd y deffry y bobl i 
gydwybodolrwydd o’u dyledswyddau, a dileu y deddfau hyny a 
barasant gymmaint drwg? Pa bryd y dysgant foil yn rhydd- 
freinwyr unol ag ysbryd y Ffurf-lywodraeth, a pheidio llyfeth- 
eirio eu hunain yn hwy gyda chadwynau y goel-grefydd, a 
drosglwydilwyd i lawr o dywyll oesoedd Pabyddiaeth! Cyfod- 
wch! Amoricaniaid, cyfodwch! torweh bob iau a ogwyddo at 
gaethiwed! Cymmerwch arnoch scfyllfa urddasol dinasydd- 
ion Americanaidd ! Amddiffynwch, heb eu treisio, rydd-frein- 
iau dewisiedig eieh gwlad — y rhydd-freinniau a brynwyd mor 
ddrud gan eich liynatìaiil ardderchog! na adawer i gadwynau 
bustlaidd crefydd-dwvll rwyrao cydwybodau y genedl! na ad- 
awer i draddodiadau ac arterion dall-bleidiol cretyddau gwrth- 
giliedig ddylanwadu ar eicli dosparthiadau deddfroddol ! na 
adawer i farn a doethineb eich teyrn-ddysgawdwyr mawrion 
gael eu hud-lywodraethu oddiwrth egwyddorion pwysig rhydd- 
id, sydd mor anwyl i bob calon Americanaidd! na adawer 
gosod unrhyw gyfreithiau i ddadgan fcl trosedd, y peth a gyra- 
meradwyir gan reswm. moesoldeb, a gair Duw megys rliin- 
wedd! na adawer i unrhyw gyfreithiau eich gwahardd rhag y 
mwynderau a gyfodant oddiar y perthynasau teuluol ag ydynt 
resymol, moesol, rhinweddol, pur, ada! Os bu eich tadau yn 


CDGORN REIOÎÍ. 


303 

gaotliiwu» i gool-grofydilau Hhnfoinig, cofiwch niai rhyddion 
ydych cliwi! Io, rhyddion oddiwrth bob nnghydoddefedd crof- 
yddol! rhyddion oddiwrtb bob conodl dan y nof ! rhyddion 
i fwynhau pob bcndithion a ordeiniodd Duw i ddyn, ynddi- 
drallod, oddigcrth i chwi cicli hunain, ddewis cyfreithiau yn 
gogwyddo i gaethiwod yn hytrach nâ rhyddid! 

Gwncir gwrthddadl arall yn erbyn aml- wreigiaeth, trwy 
ymgytnmeryd ei fod yn tucddu at ennyn drwg-dybiaotb niewa 
teuluoedd. a chan hyny. dadlouir ei fod yn droseddol, ac y dylid 
ei warafun trwy gyfraith. Os cyduna amryw fenywod i fod 
yn wragedd i'r unrhyw ddyn, ac iddo yntau ymddwyn atynt 
yn ddibloidiaeth, nis gwelwn ni un achos i ddrwg dybiaetb 
fodoli. Derbyn pob un yr holl aylw a ddysgwyliai ei dderbyn, 
pan yr anturiodd i’r cytundob priodasol. Os ymgodai drwg 
dybiadau, byddont o natur hollol wahanol oddiwrth y rhai 
hyny a achlysurid trwy i wr gymmeryd camrau anghyfreith- 
lawn. Os treisia gwr ddeddfan rhinwedd, trwy gyssylltiadau 
anghyfreìthlawn, coll y wraig ymddiried ynddo: a phan elo 
ymddiriediad ymaith, aiff heddwch a Uonyddwch, a dystrywir 
sylfacn dedwyddwch yn y toulu. Nid felly, pan ymgyfyd 
drwg-dybiadau rhwng aeloduu yr unrhj’w deulu. (îîwr pob 
gwraig fod gan y gwragedd creill gymmaint bawl i ddylulwch 
y gwr â’i hunan; gwybyddus iddi nad yw y cyfryw ddyfalwch 
yn drosoddol, ac felly, nid yw hi yn colli ymddiriediad ynddo 
cf ; 4 er y diohon iddi ei ystyried yn bleidiol, mewn rhyw fodd- 
ion, etto y mae ganddi y dyddanweh o wybod fod ei bryder 
tuag atynt yn rhinweddol i fanyldra. Gan yr amddiffynir 
ymddiricdiad, ainddiffynir olfenau dedwyddwch. Mae y drwg- 
dybiadau a ymgyfodant oddiwrth ymddygiad anrbinweddol, yn 
gymmysgedig gyda chydwybodolrwydd o euogrwydd y person; 
tra nad oes i’r rhai a ymgyfodant oddiwrth yr achos arall y 
fath adfyfyriad trallodus; y blaenaf sydd greulawn fel y bedd, 
yn cnoi fel y pryf nad yw yn marw, hyd at wir linynau calon 
mwyniant a heddwcb, tra nad yw yr olaf ond drwg rhanol, a 
symudol yn unig, yr hwn a chwaür ymaith yn fuan gan fwyn- 
der a dyfalwch y gwr. Aml- wreigiaeth, fel y mynegasom 
eisoes, sydd attalfa fawr rhag cyssylltiadau anrhinweddol, ac 
fclly yn feddyginiacth yn erbyn y drwg-dybiadau a ymgodent 
oddiwrth y cyfryw aehosion. Am y fath araU o ddrwg-dyb- 



304 


UDGOUN SCION. 


iaeth, os ei gwaradwyddir á'r cyfryw enw, nid yw ond dibwysg 
fel y drwg-dybiacth a ymgyfyd yn aml rliwng plant, aiff ym- 
aith yn fuan. Nid yw y fath hyn o ddrwg-dybiacth yn ddcill- 
icdig o amlcdd, eithr yn ddcilliedig oddiar blcidgarwch, neu 
yute a dybir yn bleidgarwch. Os dylid gwahardd amlcdd o 
herwydd y drwg-dybiadau a ddichun ymgodi, yna dylid gwa- 
liardd un-wreigiactli ncu y gyfundrcfn o briodi un wraig, o 
herwydd y byth fwy drwg-dybiadau a ddichun ymgudi uddiar 
ufn i'r gwr gadw ei feistrcsi dirgel, mcgys ag y gwna miloedd. 
Mae y fath hyn o ddrwg-dybiadau yn gwcithredu drygau mwy 
u lawcr mcwn cymdcithas, ná'r hyn a ddichon i'r fath araU ei 
wneuthur. Os yr amcan mawr yw rhoddi attalfa trwy gyf- 
raith i’r drygau a ymgodant oddiwrth ddrwg-dybiadau. gosodcr 
cyfreithiau yn gofyn dyn i gacl amlcdd gwragedd, ncu yntc i 
fud heb un wraig ; gwahardder yr arferiad o briodi un wraig, 
a bydd i chwi gyflawni mwy o lawcr nag a wncwcli wrtli wa- 
liardd amledd. Eithr ni a ddywedwn, na adawer i unrhyw 
ddcddfau gael eu gosod mewn perthynas i sawl nifer owragedd 
a ddichon ncu a na ddichun dyn eu cael : gadawer pob dyn yn 
rhydd yn y peth hyn, ac mewn ychydig flynyddoedd, gwelecli 
ddiwygiad mawr yn moesau y wlad; ni wclech y ddegfed ran 
o’r puteindra sydd i’w weled yn awr ; chwi a welech fenywod 
yn cyflawni dybenion ardderchog eu creadigaeth, yn lle bod yn 
buteiniaid ysgeler, di-dŷ, di-gartrcf, a di-blant, yn myned i lawr 
i'w beddau mewn gresynoldeb a thruenusrwydd, heb un i ofalu 
nac i aluru am danynt. 

Gwrthddadl arall a gyflwynir yn erbyn amledd ydyw, ei fod 
yn wrthwynebol i ddefodau cenedloedd Americanaidd ac 
Ewropaidd, ac am yr achos hwn y dylid ei ystyried yn dros- 
eddol a’i warafun trwy osodiad deddfau llywodraethol. Mewn 
atebiad i’r wrthddadl yma, dywedwn fod yna lawcroedil o 
Ix>thau yn hollol groes i arferion cyffredin y. bobl, yn rai nad 
ydynt droseddol, ac yn rai y byddai yn drais ar y Ffurf-lywod- 
raeth eu gwahardd. Y Crynwyra gredant mewn dawnsio yn eu 
cyfarfodydd crefyddol ar y dydd Sabboth ; mae yr arferiad 
hwn yn anfri trwyadl ar ddefodau y gcnedl. A fyddai yn gyf- 
reithlawn ac uniawn i osod deddfau gan wahardd yr artcriad 
yma o eiddo V Crynwyr, ar y sail ei fod yn groes i ddefod? 
Dosparth arall o bersonau a gredant yn yr arferiad ffiaidd o 


DftOOUI PEIOX. 


3011 

daondlu 1>abanod, p>n weithrcdol arfer y ffloidd-dra liwn yn 
enw yr Arglwydd. Moe hyn yn drwyadl wrthwynebol i ddef- 
odau y mwyrif mawr o'r gonodl hon. A raid gwaliardd y 
dopparth hwn rhag yr nrferiad yina, oblegid oi fodynwrth- 
wynebol i ddcfodau y genedl ? Bu i’r Crynwyr, a rlrni cyd- 
gorffolwyr ereill, fabwyaiadu yr hen arferiad o gael eu hoil 
eiddo megyB cyfoeth cyffredinol : mae hyn liefyd yn hollol wa- 
hanol oddiwrth ddcfod oyíTredin y genedl; a raid, am y rheswm 
hwn, ei wahardd trwy gyfraith? Y I’abyddion Rhufoinig a 
arferant lawer o seremonian ac ordinlmdau y rhni nas arferir 
gan y niwyfafrif mnwr o'r gonodl. A raid dndgan eu defodau 
fel yn droseddol, a’u gwahardd trwy gyfraith, oblegid eu bod 
yn watmnol oddiwrth rai y gencdl? Mae gan bob cymdeithas 
yn yr Unol Daleithiau rai yn cytuno gyda’r dofodau eenedl- 
aetliol. n rhai sydd yn briodol iddynt eu hunain. Ai cytunol 
ag ytbryd y Ffurf ly wodra» th a fyddai gorfodi pob cymdcithas 
i beidio á'r oll o'u harferion priodol, olilegid nad ydynt ddofodau 
cenedlnethol? Mae Eglwys Saint y Dyddiau Diweddaf mewn 
llawer ystyriaoth yn arfer pethnu oytunol â defodau cenedl- 
aethol, nc mewn ystyriaethau eroill mae ganddynt eu defodau 
priodol, fel pob cymdeithasau orcill. Nid yw o bwys faint a wa- 
hano dofodau priodol cymdeithas oddiwrth y rliai cencdlncthol, 
ond darparu na fyddont anfoesol, neu droscddol, neu a'u tuedd 
i ddrygu cymdoithas. Nid yw y ddefod neiilduol o amledd. a 
arferir gan rai yn Utah, yn ymyraeth dim gyda iawnderau un- 
rliyw berson ; nid yw anfoesol mown un ffordd; nid yw mewn 
un ffordd yu drygu y pieidiau en hunain, na neb arall ; nid yw 
anysgrythyrol mewn un dull; nid yw yn ymladd mewn un 
dull gyda’r Ffurf-lywodraeth ; nid yw mewn un ffordd yn 
trcisio unrbyw rai o gyfreithiau Utah, nac unrhy w gyfreithiau 
oreill i’r rliai y mae dinasyddion y Diriogaetli hono gyfrifol 
iddynt. Gan hyny, nid oes yr unrhyw reswm pa bynag dros ei 
alw yn droseddol, neu dros osod deddfau Uywodraethol yn 
ei erbyn. 

Anhawdd y w i ni ddychymmygu, paham yr ystyriodd Lly w- 
raethau Taleithiol erioed mai anghenrheidiol gwncyd cyfreith- 
iau at gyfyngu eu dinasyddion i un wraig. Nis gallwn weled 
unThyw achosion neu anghenrheidrwydd pa bynag am y fath 
gyfreithiau. Cyfreithiau ydynt a sefydlwyd yn hollol ar 



:*06 


EDOORN SEIOÎî. 


ddefo'l. Oblegid bu i'r ccnc<Uocdd F.wropaidd, od<liwrtb ba r;d 
y dechreuasant yn wreiddiol, gael eu rhwymo i lawr o dan y 
sefylliadau crintaclilyd hyn, a chael gosod iau ar eii gwarau 
gan grefydd dwyll; a thrwy i’r galluocdd eglwysig gael cu 
huno gyda y rliai gwladwriaethol, nis gallasai ein tadau mewn 
modd yn y byd ryddhau cu liunain ar unwaith oddiwrth y 
cocl-grefyddau traddodiadol hyn. Bhaid iddynt ddilyn defodau 
eu tadau niewn rhyw ystyriaotlmu, er mor anghytunol y gall- 
ant fod. Mor wir ydyw y syniad ain bobl a fuont hir mewn 
caethiwed, ncu dan ddylanwad traddodiadau cyfciliornus, nas 
dichon iddynt ymryddhau ond yn raddol Gwelwn hyn yn 
cael ei wirionedduyn y genedl Americanaidd; drylliasant iau 
gormes a gorthryinder, a phlanasant flagur rhyddid ar eu tir j 
galwasant eu hunain yn rhyddion, citlir mewn rlian yn unig y 
macnt ryddion. Eu dosparthiadau dcddfroddol ydynt o hyd 
ystaeniol gyda chrefydd-dwyll, neu gyda y syniadau anhacl a 
yfwyd gan ein tadau dan sefydlia<Iau gorthrymus y galluocdd 
Ewropaidd. Ceir enghraifB o hyn trwy cu bod o hyd yn dilyn 
y llywodracthau liyny mewn gwahardd lliosogrwydd. Nis gall 
y Taleithiau roddi un rlieswm paham y dilynant y traddodiad 
cyfeiliornus hwn, ond yn unig dy wcdyd. “ yr oedd yn ddefod 
ein tadau.” Ai nid yw yn atnser i ddeddf-osodwyr a gwladwr- 
iaethwyr i ddechreu ymholi i'r rlieswm o'u cyfreithiau? Nid 
iligon at foddloni ysbryd cynnyddol yr oes, yw dywedyd wrth- 
ym y gosodir cyfreithiau penodol, oblegid eu cymmeradwyir 
gan ddefodau oesoedd tywyll a gormesol. Nid yw yn ddigon 
braidd i dtly wedyd, yr ydym yn dsdgan gweitlired fel yn dros- 
eddol, o hcrwydd fod y cenedloedd Ewropaidd yn ei dndgan. 
Os ydy w meibion rhyddid Amcricanaidd i'w gwahardd oddiwrtli 
arfcrion penodol a ddichon iddynt hwy eu hystyried yn ber- 
ffaith ddiniwed, ewyllysiant gael cu hysbysu yn mha beth y 
mae yr arferion hyny yn droseddol ; nid ydynt yn ewyllysio 
eu dwyn i gaethiwed yn llygad-gauad. Nid ydynt chwaith yn 
ewyllysio ethol deddf- osodwyr i bawenu arnynt gamweddau 
l’abyddiaeth, oblegid eu bod yn ddefodol yn rablith cenedloetld 
ereill. Ewyllysio yr ydym i ryw rai o'n gwladwriaethwyr 
doetli, neu ryw bersonau addas ereill, gymnteryd i fyny y pwnc 
o aml-wreigiaeth, a dangos yn mha le y mae yn anfoesol, neu 
yn anysgrythyrol, ncu yn droscddol. Mae ar y bobl eisieu 



ÍIIIGOH.N fiEIOIC. 


307 

[iroHon, ac nid dnilganindau; rticfiwin, ac nid twyll-rcsj mog; 
tyfitiolaclh, nid traddodiadau pohloiraidil ncu ddcfodau ; y mao 
arnrnt oinicu prawf pcnderfynol ftolcu, anilwg, fod yr arfcriad 
yn ddrwfj. Oi nad oe* yna lierfionan addas i'r Rorchwyl, hwy a 
arwyddant hyny trwy barhau i ddilyn hcn ddefodau dadganiad, 
ncu o lciaf, trwy eu dygtawrwydd. 

(I'w barlum.) 

Cÿf. Rony.s Ddg. 


CAN V WRAIG I’W PIIRIOD MEDDW. 

A.m danat ti, fy mhriod wr, 

Gadawais artrcf clyd, 

Lle gwclwyd gwcnau ncf yn siwr, 

Fth gunlyti trwy y byd; 

I*a lc mac'r addewidion oll 
A wnaethost i mi gynt, 

Y rhai cnnillai'm calon fach? 

Gwasgarwyd trwy y gwynt. 

Pan syllwn ar dy harddaf ffurf, 

Ymlawcnhau wnawn i. 

Wrtli feddwl mai dcwisol a 
Pliriodol o’wn i ti; 

Dywcdwyd cyn ini’ ddod i’tli ran. 

“ Trwm yw dy dynghcd di,” 

Oml ni chanfyddwn ddim yn rnlncn — • 

Ily swyn a’m dallodd i. 

Gadewais drcf, dedwyddol dref, 

I.lo harddaf îs y rhôd, 

Ac ni ddych'mygais gallai hyn, 

A thristwch i mi ddod ; 

’Does ond cysgodau’n eiddo im', 

Gwawl f oes ffódd ar ei hynt; 

’DiX“s ond y drain o dan y fron, 

Lle bu rhosynau gynt. 

Nis gwnaf dy fcio am hyn oll, — 

Fy llef ar Dduw y sydd, 

Am wcl'd y temtiwr yn dy roi 
O’i swynol allu’n rhydd, 

Fel gelli grymu wrth fy arch 
Mewn edit'eirweh dwys, 

A gollwng deigryn bach o bareh 
I'r hon fo dan y gwys. 

John Rbtnolds, ÎEf. 


Älerthy 1 1 


.108 


CDGORH EEtON. 


AMBTWIAETHAU, &c. 

Eefeithiaü tr nis. — Mae yn deilwng o sylw nad yw y 
ceiliog Prydeinig, h.y . y brodor o rywiau yr India Ddwyrein- 
iol, o’r enw uehod, — ddim yn fychan, fel y creadur pluog bych- 
an a elwir felly yn Lloegr, ond yn adcryn niawr iawn, ac yn 
gyffredin yn ddigon tal i bigo ymaith fwrdd ciniawa. 

Menyw. — Ni all dyn feddiannu unrhyw beth sydd yn well 
nà menyw dda, nac unrhyw beth sydd yn waeth nag un ddrwg. 

“Danfoh plentyn heb ddysg i’r byd,” medd Paley, “ sydd 
ychydig yn well nà throi kllan gi cynddciriog, neu anifel 
gwyllt i’r heolydd.” * 

Geiriader Amf.ricanaidh Newydd. — CaOi — Creadur a gara 
hen forwynion, o herwydd ei bod yn rhoddi gwreichion allan pan 
gaiff ei rhwbio. Damsang-felin (Treadmill) — Lle neillduedig er 
mwyn y rhai liyny a roddir i gyrameradwyaeth. PenguwcA 
(Bonnet) — Matli o lo-hawc gwrthdroedig, yn yr hwn y mac 
penau boneddigesau yn cael eu cario. Adjyd — Bywyd argraff- 
ydd fyddo heb ei dalu. Dim — Cydwybijd drwyadl gwladwr- 
iaethwr. Gwlaw-lenau — Meddiant cyffredin. Annìbynru-ydd — 
Penderfyniad cryf i osod dy hun lle nad oes dy eisieu. Tymhtstl 
— Rhywbeth a ddaw ar ol y Ueuad-fél i bobl wedi priodi. 
Ilaeddiant — Yr hwn nad yw yn derbyn canmoliaeth. Arian — 
Pysgodyn neillduol o .inhawdd i'w ddal Y Bedd — Twll an- 
ferth yn y ddaear, yr hwn y mae cariadau a phrydyddion yn 
chwennych lxid ynddo, ond a gymmerant ofal anghyffredin i 
gadw oddiwrtho. Gu-eddutt wydd — Blodeuyn hyfrydawl a flod- 
eua mewn lieoedd dirgel yn unig. Teimladrwydd — Cynneddf 
yr hon y raae ei meddiannwr, wrth anturio i ddyrchafu ded- 
wyddwch dynion ereill, yn golli ei hunan. 


Taliadac o Hydref 28 iiyd Tach. 3. — Sir Ddinbych, 
£1 ; Sir Fôn, 8s 4c ; Pontytypridd, 9s 6c ; Aberdâr, 3s 3c ; 
Aberaroman, 5s; Ilirwaen, 2s 3ic; Georgetown, 5s. — Cyfan- 
swm, £2 13s 4|c. 

Anfoncr pob Uythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i John Daiis, Printer, Geargetnwn, ìlcrthyi - TydfiL 


C Y N N W Y S I A D. 


T U ü- 

Cyn-fodohìeb Dyn 993 

Priodas Nefolaidd 301 

Càn y wraiç i’ẃ phriod meddw 307 

Arnrywiaethau, &c 3WJ 


MERTHYR-TYDFIL: 

ABCBAPFWYD A CHYROEDDWTD OAW I. 0AVl8, C E >BG ETO W » . 


UDGOllN SEION, 

NBU 

ŵfrni j> &aiiu. 


Riiif. 20.] TACIIWEDD 12, 1353. [Cvf. VI. 


PIUODAS NEFOLAIDD. 

[PHibad o dud. 307.] 

Dri-Ai y Taleithinu nid yn unig ganialáu Uiosogrwydd, eitlir 
gosod deddt'au doctli a synwyrol i reoleiddio yr unrliyw. Dylid 
gorfodj y gwr trwy pyfraith i ddarbod dros ei wahanol wragedd 
a plilnnt, yr un fath â phc na bunsai ganddo ond un. Dylai y 
gyfraitli wneuthur darpariadau gogyfer â pliob un o’i wragedd 
a’i blant ar ei farwolaeth, i etifeddu cyfran o’r etifeddiaeth. 
Dylai y gyfraith ei ystyried yn rhwym trwy fywyd i bob un o’i 
wragedd, fel pe na phriodasai oml un; ni ddylid ei ystyried yn 
ysgaredig oddiwrth un, oddigerth trwy drefn briodol cyfraith; 
a godincb a ddylai fod yr unig drosedd, fel y dywcdodd ein 
Iaehawdwr, o herwydd yr hwn y dylid cyfiawnhau dyn am 
roddi ymaith un o’i wrngedd. Os, yn Ue difodi Uiosogrwydd, y 
byddai i’r Taleithiau reoleiddio yr unrhyw dan gyfreithiau da 
ac iachusol, hwy a’i gwnelent yn Uawer gwell dros y gyfran 
fenywaidd o’r werin ; ac raewn amser prynai hyn y genedl 
oddiwrth y drygau ofnadwy o buteindra, gan yr hwn ei mell- 
digir yn awr. Yn y dadleuon hyn gosodasom allan beth a 
ddylid ei oddef mewn perthynas i liosogrwydd, gan beUed ag y 
mae a wnelo athrylith ein llywodraeth a’n gosodiadau deddf- 
roddol â’r cyfryw. Ond pan yr ystyriom briodas yn ei • 
pherthj nas â Uywodraeth ddwyfol y nef, dywedwn, fel y myn- 
egasom eisoes, nad oes gan un dyn yn y genedl hon, nac un- 
rhyw arall. hawl ddwyfol i briodi liyd y nod un wraig, a llawer 
20 [pris 1 ( J . 



310 


UDOOHN SEiOS. 


lliLÌ arulcdd, liyd ncs y delo yn ddigon cyfiawn i ddwyn i fyny 
ei blant yn unol â cliyfraith y nefj ac i aclmb ei hunan a’i blánt 
yn y bydoedd tragywyddol. Mae gwahaniaeth eang i’w wneu- 
tliur mewii pcrthynaa i’r jieth hyn, rhwng y llywoilraeth 
ddwyfol á llywodraethau dynol, ac ni ddylid incwn un modd 
eu dyrysu yn un. Kglwys a gwladwriaeth ydynt hollol wa- 
haniacthol gyda’r gcnedl Americanaidd. Yn ol cyfreithiau yr 
Eglwyg ni ddylai y drygionus gael un hawl na theitl, i’r scfydl 
iad dwyfol o briodas ; yn ol cyfreithiau y Taleithlau dylent 
gael yr liawl o briodi cynnifer o wragedd ag a ewyllysiont; y 
mae yn fraint sydil ganddynt liawl i'w hòni, yn gyfunol ag 
ysbryd ac à athrylith y Ffurf-lywodraeth ; trais ar cgwyddor- 
ion rhyddid a gynnwysir yn y gyn-yagrif gyssegredig hono, 
ydy w eu cyfyngu i un, tra y niae dwy neu ychwaneg yn llawn 
mor anrhydeddus ag un. Mac yn wir, nad oes a wnelo Duw 
á’u priodasau tra mewn cyflwr o ddrygioni. Os oes ganddynt 
un wraig neu ddwsin, y mae yr oll yn anghyfreithlnwn, gan 
bellcd ag y dwg berthynas û Duw. (Jnd i fod yn gytunol gyda 
y Cfurf o lywodracth a fabwysiadodd y genedl, ni ddylai fod un 
cyfyngiad inewn perthynas i’r nifer. 

Mae gwahaniaeth trwyadl yn Nhiriogacth L'tah, fel yr lioll 
Diriogaethan creill, rhwng y liywodraeth wladol, a’r amrywiol 
ffurfiau o lywodraethau eglwysig. Ni welodd Uywodraetb 
wladol Utab yn addas i gwtogi rhydd-íreiniau ei dinasyddion 
mcwn ]ierthynas i’r nifer gwragedd a ailant eu cael. Gan 
hyny, yr Ilenaduriaid, y Bedyddwyr, y Trefnyddion, Saint y 
Dyddiau Diweddaf, a phob enwadau ereiU, pa un a ydynt yu 
gredinwyr mewn unrhyw gredo, neu aDgliredinwyr, a aU deim- 
lo tuedd i ymsefydlu yn Utah, ydynt rai á chanddynt, oll a 
pliob un o honynt, y rhyddid o briodi cynuifer o wragedd ag a 
feddyliont yn addas, ac ni fydd i'r Uywodraeth wladol ymyr- 
aeth à hwynt. Ond os bydd i Saint y Dyddiau Diweddaf, neu 
us ljydd i unrhy w enwad arall yn y Diriogaeth houo, ei deimlo- 
eu dyledswydd i gyfyngu aelodau eu heglwysi pertliynasol i 
nn wraig, neu i heb uo (fel y Crynwyr), o dan y gosp o ddiar- 
ddeliad o'u heglwysi, mae ganddynt y rhyddid rnwyaf ]>crffaith 
yno, l’el yn yr lioll Diriogaethau ereiU, i wncuthur felly. Os 
na ehaniateir gan ei Eglwys i ryw aelod o Saint y Dyddiau 
Diwcddaf briodi dwy wraig, medrai etto, trwy wrlhryfela ya 


r DiiORN SEIOS. 


■11 I 


rrbjn rÌH-oìau ci Eglwyt, fyncd a pbriodi ilwy o dan y gylraitli 
wladol ; ac ni allai K«lwyn Saint y Dyddiau Diwcddaf wneu- 
tliur dim K)'ditK cf, licblaw ci fwrw allan o’u cymdeithaa. 
Mac Kan unrhyw cnwad mewn unrhyw Dalucthncu Diriogaeth 
yr liawl fwyaf diammhcuol i wahardd ]iriodaa yn hollol, gan 
bellcil ag y tH-rthyn i'w llcglwys; ond nid oc* gauddynt hawl 
i ymyractli gyda'r cyfrcithiau gwlad<il yn rhcolciddio priod- 
aaau. 

Nid oc* gan Saint y Dyddiau Diweddaf, yn L'tah, fwy o 
rydd-frcininu ncu frcintiau yn gnniatäol iddynt gnn y gallu 
gu ladol, nag y sydd gan ryw enwnd nrall a ddcwiso ym- 
sofydlu yno. Oa cyfanaoddont y mwyafrif o'r bohlogauth, gall- 
ant cthol y fath bcrsonau ug a wclont yn addaa i’r doaparth- 
hidau dcddfroddol : nid yw hyn onnea, ond y mae yn liollol 
gytunol ag arfcriud yr holl ly wodructhau Tiriogautliol a ThaJ- 
cithiol crcill V mwyafrif aydd yn rlicoli — y mwyafrif syild 
yn ethol: hyn ydyw gwir hanfod chi scfydliodau cênedlaethol. 
Nid ydyw l'tah yn cithriad; llywoilracthir hi, yn inliob yntyr, 
gan yr awdurdod gwladol, ac nid gan yr cglwygìg : cyfyugir 
yr olaf yn gwbl i'r Eglwysi o'r gwuhanol gyindcitlusaii 
cn-fyddol a yiuscfyilliuuuit, ncu u yuucfydlant yn y Diriogaeth, 
trn mac y tlacnaf yn rhcolciddio yr oll trwy y cyfrcithiau 
gwladol. Nid oes gan Suint y Dyddiau Diweddaf, yn cu cyflwr 
o Eglwya, ddiin mwy llais yn llywo<lracth L'tali. uag sydd gan 
y Trefnydilion, ncu ryw cnwail arall. Hwynt, yn gystadl a 
phob cymdcithas arall, ydynt rwym o ymostwng i’r awdunlni 
gwladol. 

Gobciljiir na lydd i'r dosparthiadau dcddfroddol yn L'tah 
byth guel eu saniu gan ddefwlau y tiriogacthau creili, fel ag i 
ormcsu ar hawliau y pcrthyuasau teuluol, gan ou cyfyngu a'u 
cwtogi yn unol i'i'r cocl-grefydilau cyfeiliornus a drosglwyild- 
vyd i lawr i’n dydd ni gan gcncdlocdd Cristionogaeth wrthgil- 
icdig. Y mac i’w obcithio yn mhcUach, yr olrheiniunt yn 
ofalus i natur pob dcddfau ac arfcriadau a ddadganwyd yn 
drosedthd, ac y gwohanant yn ddoeth á dibleidiaeth rhwng yr 
hyn sydd wir droseddol, â’r hyn, o herwydd defod, a gyfciUorn- 
us clwir felly. Y fath ydynt y rhy wiogaeth o ddeddf wneu- 
thurwyr y dyUd eu ceisio yn mhob Talaeth a Thiriogaeth. 

Yn y blaenorol, atebasom yr holl wrthddadleuon yn erbyu 



:U2 


l'DGO&N 8E!OX. 


aml-wragcdd, a sylfaenir ar y dybiaetli ci fod yn droscddol; a 
dangoäasom yn cglur eu bod lieb sylfaen. Cuwn yn ncsaf 
fyned yn mlucn i ddangos fod Iliosogrwydd gwragedd yn mysg 
y bcndithion niwyaf a gyflwynwyd ar y cytìawn. Ainlwg 
inui benditli fawr yw cuel ymddiriediad â gallu ac nwdurdod i 
reoli a Uywodraethu yn gyfunol á chyfraith cyfìawnder. Duw 
ydyw goruchaf Itcolydd y bydyssawd. Mao 10fe yn rhcoli pob 
bodau a phcthau, gyda deddfau trwy y rhai yr ymddengys ci 
ddocthincb a’i allu. Kfc a arfer oruchaf allu ac awdurdod, o hcr- 
wydd fod ganddo oruehaf ddoethineb a gwybodneth. Ei 
ogoniant a i ddedwyddwch Kf ydyw llywodraethu pob peth. 
I’e yr amddifadid Kf o’r fraint o lywodraethu, amddifadid Ef 
o’i ogoniant. Felly y mae gyda ei lioll hiliogaeth; y inacnt yn 
ddedwydil a gogoneddus niewn cyfartalwch i faintiolacth yr 
awdurdod a’r gallu dwyfol a ymdiriedwyd iddynt, a darbod yr 
arferant y cyfryw mcwn cyfiawnder. 

Mae Duw yn gyffredin yn ymddiried ei weision yn gyntaf à 
gwragedd, ac wedi liyny á plilant, i weled y fatli lywodraeth 
a arferant ; os eu canfyddir yn flyddlawn dros y rliai hyny a 
roddwyd iddynt, Efe yn gyffredin a ganiatâ ychwaneg iddynt, 
uiewn trefu i’w holafiaid allu dyfod yn lliosog, ae fel y gallo 
awdurdodau eu Uywodraetb gael eu licangu. 

Cynihwyswyd dyn yn weil at lywodracthu ei hiliogaeth ei 
liunan nà hiliogaeth ereill, oblegid ei dylanwadir i lywodraethu 
er eu daioni, trwy gylymau tadaidd y scrch a feddiennir yn nat- 
uriol gan dadau tuag at eu plant. Gan hyny, sefydlwyd y Uyw- 
odraeth deuluaidd neu batriarchaidd yn ddocth gan Dduw, Efe 
ydyw Awdwr serch tadaidd: Efe a gorffolodd yr cgwyddor yn 
mynwes dyn cr daioni yr eppil. Anghenrbeidiol i’rcgwyddor 
o lywodraeth dadaidd, er y serchiadau naturiol, ydyw bod dan 
gyfarwyddid a rheolaeth cyfraith Duw, a dylanwad yr Ysbryd 
Glàn. Megys y gogoneddir Duw trwy ddyfodiad niferi i’w 
deulu Ef, lelly y gogoDcddir ei weision trwy ychwancgiad i’w 
tculuoedd hwythau. Duw, gan hyny, yn ddoeth a ordeiniodd 
amledd gwragedd, fel ÿ gallo tculuoedd ei ffyddlawn weision 
gynnydilu hyd y nod megys ag y mae ci lywodraeth a’i deyrn- 
asoedd ei hunan yu cynnyddu. V petli hyny a helaetbo ar- 
glwyddiaetli yr IioUalluog a’i gogoncdda Ef; a’r unrliyw 
bethau ag a ogoneddo Dduw a ogonedda ddyn. Dywedir vn 


COGOlts SRION. 


313 


KMÌnh nm Grist, “ Ar helnothrwydd ei ly wodraeth ni fydd 
diweddj" ae megya y "Tywyaog heddwch," y enifT eistedd “ nr 
«rseddfu Dafydd, nc ar ei frenlnineth ef, i'w threfnu hi, nc i'w 
chndnmhau u bnrn ne n chyfinwnder, o'r pryd hwn n hyd 
byth" (F.sn. ix, 7). Megys nn fydd diwedd i gynnydd y niferi 
n ddcunnt ilnn lywoilrneth nc nrRlwyddinetli Crist, felly ni fydd 
tliwedd i gynnydd y llywoilraethau, ac ar(flwyddiacthau. u 
tlieyrnnsoedd ei weision; o herwydd y gwneir hwynt yn gytf- 
elyb i Grist. ne i fod yn un aij Ef, hyd y nod fel y mae F.f a'r 
Tnd yn un. I’nn welodd y Prophwyd Esninh, y buasni i Grist 
gael ei “dori odir y rhai byw,” gofynodd, “ Pwy ndraethaei oes 
Ef ?” Efe a’n hysbysn yn uniongyrchol y byddai i Grist ei 
hunnn. gacl ei ddyddnnu, yn ei fynydnu marwol, trwy gnel 
gwyboilneth o’i genedlaeth yn ddndblygedig i’w olygon. “ l’an 
osodi ci ennid yn nlierth dros beehod, efe n wel ei liüd”(Esa. 
liii). I.lnwer a dybiasnnt fod hnd Crist neu ei genedlaeth yn 
cyfcirio nt y rliai hyny a enir i'w deyrnas, yn neiliduedig. Ond 
rhaid i ni gofio fod y trigolion a fwriadwyd i'r ddaenr hon yn 
derfynol mewn nifer; ynghyd á pha mor liosog bynag y dichon 
fbd V rhni n ddeuant ar y ddnenr hon yn feibion mnbwysiadol 
idtlo. mni nmlwger liyny ydyw y bydd diwedd, neu amser pryd 
nn bydd i ychwnneg o ddynolryw dderbyn cyfrnith y mnbwys- 
ind; ond y rone cynnydd Uywodraeth Crist i fod heb un diw- 
edd, gau hyny, rlinid yw fod ynn gynnydd parhaol i’w “ hnd” 
neu “ genedlaeth” trwy oesoedd trngywyddol : hyn yw y peth 
a’i dydd.inodd Ef yn nwr ei ddyoddefindnu mwynf. Yn awr, 
oddigerth fod eynnydd hàd a clienedlaeth ei weision hcfyd yn 
dragy wyddol, ni fyddcnt yn gyfielyb iddo; deuni eu harglwydd- 
inethnu n’u lly wodraetliau i scfyll yn liollol ; tra yr eiddo Ef 
yn gynnyddol, byddoi yr eiddynt hwy yn sefydlog; tra y pob- 
logai Ef fydoedd ar fydocdd á’i genedlaethau, gan ychwanegu 
tcyrnnsocdd nr deyrnasoedd, byddai ei frodyr ieuengaf, yn 
unol n tliyb y cenedloedd, yn eistedd i lawr ar eu gorsedd- 
feincinu gyda ond hanr.er dwsin neu ddwsin o deulu. heb 
unryw fodd i gynnyddu eu bâd neu genedlaetliau yn gyflelyb 
i’w Brawd liynaf. 

Y bydd i genedlaetbau bnrliau wedi yrtd y ddacar hon heib- 
io, sydd dra amlwg oddiwrtli amryw ranau o’r Ysgrytliyr. 
Moscs a ddywed, “ Gwybydd gan hyny, mai yr Arglwydd dy 



rnooRs rf.ios 


fll) 

Dilnw, sydd Dduw, y Duw flÿddlawn, yr liwn sydd yn oadvr 
cyfammod a tlirugarcdd â’r rliai a’i carant Ef, ac a gadwant ci 
orchymynion, hyd fil o gehedlaftiiaü’’ (Deut. vii, 9). Yn 
ol y eyfriflad lleiaf, nis gallwn alw ccncdlaeth yn llai nag ugain 
mlynedd, iu- hyd y nod wrth y cyfritìad isel liwn hydilai mil o 
genedlacthaii yn ugain niil o flynyddodd. Yn awr, ni fydd i 
fudoliaeth amserol y ddaear a marwol ddyu harhau droa saith 
neu wyth mil o tly nyddocdd, ar ol hyny caiö' y Ddacar New- 
ydd ci gwneuthur, yn hreswyledig gan fodau anfarwol, ar yr 
hon ni hydd mwyach farw. Bydd, gnn liyny, ddeuddeg ncu 
dair mil ar ddeg o flynyddoedd wediyrêl y ddacar heihio, cyn 
y dichon fod “ mil o gonedlaethau ac etto y Prophwyd Mo- 
ses a'n hysbysa y hydd i Dduw gadw ei gyfammodau gyda 
y rliai a gadwant ei orcbyraynion, hyd y nod “ i fil o genedl- 
aethau." Y cencdlaethau o Grist yn ol i Adda, yn unol á'r 
ls'nnod gyutaf o Mathew, mewn cyssylltiad â’r Hen Destament, 
nid oeddynt ond un a thri ugain eu nifer ; tra y drydedd o Luc 
yn cyfrif eu nifer yn hymtheg a thrugaìn. Pe byddai pymtheg 
cenedlaeth a thrugain arol Crist, cyn diwcdd y ddacar, ni wnelai 
ond un cant a deg a dcugain o gwhl : a hyn wedi ei dynu o fil, a 
adawai wyth cant a deg a deugain o gcnedlaethau i’r Ddaear 
Newydd yn niysg bodau anfarwol. Os yw cenedlacthau yn 
mysg laidau anfarwol yr un cyfartalweh eu hyd, fel y rliai 
liyny a ljerthyaant i farwoldeb, a gyfrifir gan Euc, yna gofynid 
dros deugain mil o flynyddoedd cyn y gellid poblogi y Ddaear 
Newydd gydag wytlt cant a deg a deugain o gencdlaethau. 
Mac y fl'aith hendant, ddarfod i'r Arglwydd ad law cadw ei 
gyfammod i fil o genedlaethau, yn dangos yn eglur y bodola 
lliosogiad yn mysg y rhai sydd anfarwol yn gystadl ag yn 
mysg y rhai sydd farwol l’rawf hyn yn amlwg yr anghen- 
rheidrwydd o briodi am byth, yn gystadl ag amser, gan sicr- 
hnu y femlith hono yn y bywyd hwn. fcl ei mwynhaer yn y 
nesaf. 

Dangosasom yn y sylwndau hlacnorol fod Duw yn cofio ei 
(Iyfanimodau a’i addewidion “ i fil o genedlaethau,” yr hyn a 
brawf. yn ddiwrthddadl, y parha cenedlaethnu yn nhragywydd- 
oldeb yn mysg bodau anfarwol. Iîydd i genedlaethau ar y 
Ddaear Newydd wahaniaethu oddiwrth y rhai ar ein daear 
bresennol, niewn amrywiol ystyriaethau. Yn gyntaf, bydd yr 


n>OORK ÍÜIOJÍ. 


31S 

wppil yn ynbrydoedd, ac nid yn (piawd ae espryn) ; yn ail, yr 
ysbrydoedd hyn, er yn wrryw a benyw, ni phriodant ac nie 
rhoddir mewn priodas tra ar y Ddaear Newydd, ac o ganlyniad. 
ni liosogant ; ac yn olaf, ni fydd na rhieni na phlant yn ddar 
«wtynpedig i farwolacth. Ar y ddacar hon, ystyrir rhieni yn 
genedlaeth gyntaf; plant, yr ail; wyrion, y drydedd ; gor- 
wyron, y l>cdwaredd; ac fclly yn mlaen ; ond ar y Ddaear 
Newydd, nis gidlir cyfrif cenedlaethau yn ol y dull hwn, 
ohlegid y rheswm syml na fydd yno nac wyrion na gor-wyr- 
ion. oddigerth gan bellcd ng y perthyn i’r taliem.ielau, ond yr 
«II a fyddnnt blnnt. Megys ag y cynnrychiola y rhieni an- 
farwol y gene«llaeth gyntnf. en hanfarwol blant a gynnrychiol- 
ant yr ail ; ond ni nll y bydd yno byth drydedd nn phcdwnr- 
edd. nac unrhyw nifcr ddyfodol o gencdlaethan ar y Ddaenr 
Newydd. 

Cyn y dichon i’r ail genedlaeth o'r plant gael y fraint o 
godi eppil o ysbrydoedd i fyny, a elwir y drydedd genedlaeth, 
rhaid iddynt gael byd wetli ei greu iddynt; cael derbyn cyrff o 
gnawd ac esgyrn ar yrunrhyw; myned trwy ail gylîwr yn 
«lebyg i’r un yr ú trigolion y ddaear hon yn nwr trwyddo ; 
tnnrw a chael eu prynu oddiwrth y bedd; ac i’w byd gacl ei 
brynu, ei ogoneddu, a'i wneuthur yn newydd, yr un fath ag y 
bydd yr ciddom ni ; ac yna, dechrcuant liosogi eppiledil o vs- 
brydoetld ; y rhai hyn a fyddant y drydedd genedlaeth, neu 
wyrion y rhai hyny ag sydd brynetìig ac yn prcswylio y ddaear 
hon yn oi sefyllfa ogoneddus. Rhaid y w y crëir byd ncwydd i 
btib cenedlaeth ddilynol, fel y bydd i genedlaethau yn mysg 
bodau anfarwol gacl eu cyfríf yn gyfunol â llinach bydoedd. 
Hydd i ÌMib hyd dilynol gael ei boblogi gan fodau o’r un urdd o 
genedlnoth. 

Yr holl breswylwyr a fwriadwyd i’r ddaear hon, ydynt, 
gan belled ag y perthyn i’w hysbrydoedd, o’r unrhyw genedl- 
aeth; yr oll ydynt feibion a merclied un Tad: ond gan belled 
ag y perthyu i’w tnbcrnaclau, y maent yn ddilyniad o genedl- 
aethan. Cenedlaethau yn mysg bodau anfarwol ydynt o urdd 
uweh, jm gyfrwng o ymgorffoliad sylwedd ysbrydol yn yr hwn 
y bodola galluoedd ag sydd annherfynol yn eu natur. Y gen- 
«edlaeth hon yn uwcli ncu berffeithiaeh ei hurdd, a ofyn ystod o 
liarhad cangol tuagat hyfforddiant a graddol eglurhad galluoedd 



316 CDOORN SEION. 

yr eppil ysbrydol ; ara hyny caniateir i'r plant i breswylio ar yr 
un byd gyda cu rliicni ara lawer rail o flynyddoedd, cyn dar- 
paru byd arall iddynt ei etifeddu; a chyn yr ymddiriedir 
hwynt gyda y fraint fawr a mwyaf cy»segrodig o briodi tuag at 
y dyben annherfynol bwysig o liosogi eu rliywiugaetliau. Yn 
wir, gofynid amryw flloedd o flynyddoedd, cyn y gallai tad 
godi i fyny eppil ddigon lliosog i boblogi un byd raor fawr â 
hwn. Ac yn mharhad yr ystod eangol hon o araser ni allai 
gael wyrion; yr oll fyddent ei feibion a'i ferehed ei hunau; yr 
oll yn cael eu eyfrif yn yr unrhyw genedlaeth; ac oil yn aros 
gyda eu rhieni yn yr lien gartrefle, liyd nes, o eisieu lle, y 
crëid byd newydd, ac helaethu yr arglwyddiaethau, ac anfon y 
plant ar lcd i weithredu drostynt eu liunain, ac i yrabarotoi i 
rodio yn nghainrau eu tad, trwy briodi a lliosogi fel y gwnacth 
yntau o'u blacn liwynt. Mil o flynyddoedd, gan hyny, yn 
raysg bodau anfarwo), a gofleidiai ystod Uawer miliynau o 
fiiiynau o flynyddoedd. 

(I'w barhan.) 

Cÿf. Ronr.s Ddc. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Paihad o dod. 301.] 

86. Y M ymutnac a drefnwyd yn faban ysbryd, nis gallant 
yn hwy weithrcdu, neu deimlo, ncu feddwl, fel neillduolion anni- 
bynoljond y ddeddf a’ully wodraetha liwynt yn eu cylch newydd, 
a ofyn iddynt i weithredu, a theiralo, a meddwl, niewn undeb, 
ac i fod yn gydunol yn mhob petli. Pan inae yr un teimladau, 
yr un meddyliau. yr un cyffroadau, a'r un serchiadau yn 
treiddio pob royniryn yn yr undeb, yr unol neillduolion a 
ystyriant eu huuain megys un neillduolyn; lles a daioni y naill 
fydd yn les a daioni y cyfan ; os bydd un yn dyoddef, byddant 
oll yn dyoddef; os llawenha un, Ilawenhant <11 ; os ennilla un 
unrhyw addysg, cyfrenir ef i’r lleill oll ; os bydd un yn medd- 
wl, mae y lleill oll yn meddwl yn yr un dull: os bydd un yn 
teimlo, byddant oll yn teimlo; mewn gair. mae undeb y mym- 
rynau hyn mor berffaith, fel nas gaU fod cyflwr neu dueddfryd 
un, a’r nad yw y lleill oll yn uniongyrchol yn cael eu hysbysu 
am dano, ac fel hyn, trwy gydymdeimlad, maent yn y r r un 


DDOORN 8EION. 


317 

«ofyllfft ncu ducddfryd, ac nin liyny, nmcnt yn byw, yn symud, 
yn mcddwl, yn gweithredu, mccys un bod, cr mewn gwirionedd, 
niaent y n íôd y bodau . Mor bell ng nme y aylwedd yn iK’rthynu, 
y corfT ysbrydol sydd liosogrwydil o fodnu; inor beU ag y mac 
y galluoedd neu ansoddau yn dal perthynas, nid yw ond un 
bod. Dylem yn nntunol feddwl, fod neillduol fymrynau pa rai 
n fuont yn ymarferol i gweithredu mcwn sefylllit neiltduol, ar 
y cyntnf, yn ci chacl yn nnlmwdd iawn i weithredu roewn pcr- 
ffaith gytundeb n chydgordiad. I’ob neillduol fymryn rnid 
canialúu, yn y lle cyntaf, i gael ei reoleiddio gyda mymrynau 
crcill cyffelyb, ac wcdi i'r undeb gymroeryd lle, rhaid iddynt 
ddysgu, trwy brotiad. yr anghenrheidrwydd o fod yn gytunol 
yn cu holl feddyliau, serchiadau, dymuuiadau, teimlndau, a 
gweithrcdindau, fel y gallo yr undeb gael ei ddiogelu rliag pob 
galluoedd gwrthwynebol ncu amrysonaw I, ac y gallo cyssondeb 
dreiddio trwy bob lle yn y gyfundraeth reolciddiedig. Yn awr, 
i ddysgu hyn oll, rliaid i ddeddf gael ci rlioddi o natur uwcii 
ni'r rlmi hyny gni. ba rai yr oeddynt gynt yn cael cu llywod- 
raethu yn eu sefyllfiocdd neillduol fel gwahanol fymrynau. Y 
ddeildf n'u rhcoleiddiai hwynt pan y bodolent allnii o'r tfcfn- 
iant, a fyddni yn I ollol anaddas i’w cylch ncwydd o fodoliaeth. 
Deddfau newyddion sydd yn aughenrhcidiol, yn gofyn i bob 
mymryn nid i wcithredu yn mhcllach iddo ci hunan, ond i 
wcithrcdu er daioni n dedwyddwch pob roymryn arall sydd yn 
yr undeb mnwreddog. l’ob anufydd dod i'r ddeddf hon, gan 
un mymryn neu fynirynau yn y gwreiddiol drcfniant, a ddygai 
o anghenrheidrwydd ei briodol gospedigacth ; ac fel hyn, trwy 
ddyoddcf cospedignetli y gyfraith, y delent mcwn aroser i gael 
eu gwastrodi n’u dyscyblu i gyflawni eu priodol swyddogacthau 
yn y gyfundracth ysbrydol. l’riodol le yr ysgol ardderchog 
hon o brawf, syild yn y hyd ncfol, lle. o amscr eu gencdigaeth 
yu faban ysbrydion, hyd yr uroser yr anfonir liwynt i’r byd 
hwn i gymmcryd pabcllau cnawdol. y mymrynau triniedig a 
addysgir ac a hyfforddir yn yr holl gyfrcithiau perthynol idd 
cu hundeb, hyd oni fyddont wedi eu gwneuthur yn berffaith yn 
rayn eu holl alluoedd a'u hansoddau; ond nid yn un mewn 
sylwedd, o herwydd byddai hyn yn anmhosibl ; pob mymryn, 
er iddo gnel ei reoleiddio, a geidw ei hunaniaeth ei hun yn y 
gyfundraeth. Yr unoüacth, gan hyny, sydd yn gynnwysedig 





nnr.Olt* MtlOK. 


vn unifr yn yr unrliywiaoth nnsoddau pa un a pyrhaeddir trwy 
oesau o brawf, trwy ymlyniad manwl wrth y cyfreitliinu 
doeth a chall a roddwyd i’w llywodracthu hwynt yn eu hnnol 
lefyllfa 

«7. Y mymrynau yn gorfTohilig yn maban yobryd, cyn dyspu 
o lionynt yr anghenrheidrwydd o fod yn bcrflhith gytunol a 
allascnt fod wedi dwyn eu hunain i lawer o nmgylchiadaa an- 
hyfryd, pa rai, trwy bcrflaith gytundeb, a allasid fod wedi 
eu gochelyd. ICr ongliraifft. un ddeddf yr undeb yw. mai pau 
fyddo rhyw ran o’r cyfangorff trwy anwybodacth, neu unrhyw 
flordd araQ, wcdi gosod ci Imnan mcwn amgylchiadau anhyf- 
ryd, y rhan arall a gymmcra rybydd ac a ymdrecha i ochclyd 
y cyfryw amgylchiadau. I egluro y ddeddf hon. meddyüer pe 
gosodid y mytnrynnu a gyfansoddant law ddeheu ysbryd. 
mewn cyffÿrddiad â rliyw dilefhyddiau pa rai a ddygasant 
fawr boen, y syniad o’r poen hwn a gyfrcnir yn uniongyrehol 
i’r mymrynau a gyfansoddant y llaw nswy. hwynthwy, gan fo<i 
yn anmhrofladol, ni ofahmt am y rhybydd caredig, ac antur- 
iant i’r un anhawsdra â’r rliai hyny yn y llaw ddelieu; macnt 
yn'awr yn tcimlo yn boenus, ac yn dysgu trwy hrofiad. neu 
trwy y petlinu a ddyoddefant, cu l>od wcdi tori un o ddeddfau 
cu hundeb. Uyn a csyd y mymrynau ar eu gwyliadwriaeth. a 
dysgant borchu y cyfranogiadau ag y mae unrltyw ran o'r oorff 
yn drosglwyddo i’r llall; dysgant taw yr un peth a rydd boen 
ar un rlian o’r eyfansoddiad, a rydd boen liefyd ar y mymrynau 
mcwn unrliyw ran arall; ac fel hyn, pan mae ymgyfraniad yn 
cael ci wneyd o un rhan o’r cyfansoddiad i’r llall, y mymrynau 
a ymddiricilant yn y doalltwriaeth a drosglwyddir. a gwcith- 
rcdant yn gyfatebol. Yr ymddiried hyn a ennillir trwy brof- 
iad. Y” mymrynau a ddysgant trwy brofiad fod troseddu 
unrhyw gyfraith a roddwyd i’w Hywodraethn yn eu hunol sef- 
yllfa, yn dwyn eospcdigaeth a thrueni. Trwy brofiad y dysg- 
ant weithredu, teimlo, a mcddwl yn gyflelyb; trwy hrofiad y 
dysgant gnru a chasâu yn gyffelyb. Pa mor annhebyg bynag 
V gallant fod yn y graddau o wybodaeth a phrofiad pa rai a 
gasglasant yn flaenorol i’w lmniieb, hwynthwy, trwy gael eu 
gosod yn yr un corffoliad, ydynt yacael eu liysgoliyn gyffclyb, 
cu hyfforddi, dyscyblu, a’u haddysgu yn gyffclyb, hyd oni 
cbsiff pob mymryn y wybodaetb a’r profiad sydd gau bob 


rnGoim sr.in* 


319 

Tnymryn arnll, «c fc) liyn (lv«c«nt trwy broflad i fod yn unol 
yn mhob poth. ac i wcithrcdu (çydag un ewyllys yn cu holl 
wcithre<lindnu. Gwclod y perflaith undeb pn un a fodola yn 
nwr yn mhlith y mymrynau a (çyfansoddant ein hysbrydoedd. 
meyys ei h.imlytfir mcwn meddylinu, tcimladau. dymunindau. 
n (preithredìadau, braidd nn fcddyliai un taw anilygiadau (aald 
y rhai hyn o un bôd uuicol ncu fymryn, yn lle Uiosogrwydd o 
fodau neu fymrynuu. Ond ychydip ystyrincth a pywira yr 
artfrnff ffligiol hon, ae a ddmgya i ni fod y rhai hyn yn anilyg- 
iadau o'r un gailuoedd ncu ansoddau a breswylinnt mewn mil- 
iynau o fymrrnau, ond yn rlinddi ufydd-dod i’r un dcddfnu 
niawrion n ordciniwyd er llywodraethlad yr undeb ymgorff- 
oledig. 

8K. llcblaw y dcddfau a roddwyd i ly wodracthu jaih mym 
ryn wrtho ei hun yn ci sefyllfa porffoledig, mae cyfrcithiau 
ercill wcdi eu rlioddi i lywodrnetlm yr holl (torfl'. Y rlini hyn 
drachefn ydynt etto o uwch trcfn ; o hcrwydd y cyflreithiau pa 
rni n reolciddiant y (twahanol runnu o’r ymgorttiiliad er dnioni 
cyffrcdinol yr undeb. ydynt yn pwbl unnigotiol i lywodrncthu y 
corff megya cyfnn. Kr enphrniflt, wrth y deddfnu a reoleidd- 
iant hoh mymryn, daw y cvfnn o'r cyfansoddind yn ddigllawn 
ar yr un nmser, os bodola nchos n gyffron y nwyd hono; ond y 
mac y ddcddf hon yn annigonol i reoli y nwyd pan y byddo 
yn gynhyrfiedig. Dcddf nrall sydd yn ofynol i rcoli gweitli- 
redind yr holl gyfansoddind tra o dan y nwyd. Pan y ddcddf 
gyntaf nid oes gnn un mymryn linwl i fod yn ddigllawn, pan 
fyddo y llnll yn foddtis : maent yn rhwym trwy ddeddf i fyned 
oU yn ddigllnwn ar unwaith, ncu fmi oll yn foddus ar unwaitli. 
fcl y gallo fod perflaith gytundeb yn eu tcimladau. I)an yr ail 
ncu yr nwch ddeddf. yr holl gorff o fymrynau a ofynir i lyw- 
•odraethu y nwydau cyft'roedig, mcwn rliyw ddull, yn gyd- 
weddol â'r cgwyddorion o gyfinwndcr a thrugaredd ag sydd yn 
bodoli yn inynwes yr un n roddodd y ddeddf. Y eorff ysbrydol 
yn ei fabandod sydd yn hollol anwybodus, ar y cyfan, am natur 
cyflnwnder a thrugaredd, da a drwg, a’rfath gyffelyb ansodd- 
au; onil gan fod dcddfnu cyfiawnder a thrugaredd, a da a drwg, 
wedi eu rhoddi, mae yr holl gorff yn dysgu Uywodraethu ei 
hunan yn ol y deddfau hyny. Troseddiad o un o’r deddfau 
rhai'n, svdd yn uniongyrchol yn dwyn annedwyddwch — hyny 



320 


ODOORN SEION. 


y w, y bòd a geryddir, yn ol natur y trosedd. a'r cOspedigaetliaH 
sydd yn gyssylltiedig â'r ddeddf; yn y tnodd hyn mae y eyfan 
soddiad yn dysgu, trwy y pethau a ddyoddefa, i ufyddhau i'r 
ddeddf uchelach hon, pa un sydd yn wahanol iawn oddiwrth y 
deddfau blaenorol, o dan ba rai y cafodd y raymrynau eu 
haddysgu. Natur cyfiawnder a thrugaredd, da a drwg, ydynt 
fel hyn yn cael eu dysgu yn weithredol trwy brofiad. Ufydd- 
dod i ddeddfau cyfiawndcr, a dyoddefaint cospedigaethau anuf- 
ydd-dod, sydd yn cyfranu, mewn ystod o amser, y syniad o 
gyfiawnder i’r mymrynau yn eu cyflwr ymgortfoledig : felly 
ufydd-dod i ddeddfau trugaredd, a’r ceryddon sydd yn deilliaw 
o doriad y deddfau hyny, yn fuan a hysbysant y mymrynau 
ymgorffoledig mewn perthynas i natur trugaredd. Yn yr un 
modd, syniad o dda a drwg, ac o’r holl ansoddau ereill cyffelyb, 
a gyrhaeddir oddiwrth y mwyniannau sydd yn dcillio o ufydd- 
dod, a'r truenusrwydd a roddir am anufydd-dod, i’r dcddfau 
a roddwyd i lywodraethu yr hoU ansoddau a’r nwydau hyny. 
Yr lioll ausoddau rhai’n, gan hyny. a ennillir trwy brofiad. Y 
cyfreithiau, gan eu bod wedi eu rlioddi ac ymlynu wrthynt, 
sydd yn dyscyblu, ac yn hyfforddi yr ysbryd mabanaidd neu 
ieuengaidd yn y wybodaeth o bethau o ba rai yn flaenorol yr 
oedd yn hollol anwybodus. 

89. Megys ag y mae yr holl faban ysbrydion yn cael eu 
haddysgu <iau yr un cyfrcithiau, maent oll yn cyrhaedd yr un 
syniad o gyfiawnder, trugaredd, a da a drwg. O herwydd yr 
achos hyn, y mae nad yw dau neu ragor o ysbrydion yn ffurfio 
gwahanol feddylrithiau am natur da a drwg; mor bell ag y 
maent yn briodol wedi eu hyfforddi a’u dysgu yn yr un gyf- 
raith, ni eilw un dda, yn ddrwg ; neu ddrwg, yn dda ; ac arall 
gael gwahanol íeddylrith am yr un egwyddorion. Wrth gwrs, 
fe fydd ysbrydion yn meddiannu gwahanol raddau o ddealltwr- 
iaeth, yn ymddibynol ar yr ufydd-dod pa un a roddasant i’r 
amrywiol gyfundraethau o gyfreithiau o dan ba rai y gweitb- 
re<lasantyn mharhad yr oesoedd tragywyddol a aethant heibio, 
ac hefyd yn ymddibynol ar feithder yr amser yn mha un y 
cawsant eu hyfforddi a’u dysgu yn eu hymgorffoliad ys- 
bridol. Ond mor bell ag y cyrhaeddasint wybodaeth, y 
mae ef wedi bod trwy gyfrwng yr un cyfreithiau ; yn gan- 
Iynol, yr un gradd o wybodaeth mewn un, nis gall wahau- 


ÜDGOIÎN SEION. 


321 


ioetliu yn ei natur oddiwrth yr un graild o wybodaeth mewn 
arall, 

90 Os oedd un dosparth o ysbrydion wedi eu liaddysgu o 
dan gyfundrefn o gyfreithiau pa rai a’u gwobrwyent ain wneu- 
thur yr liyn a alwn ni yn ddrwg, ac wedi eu eospi am 
wneuthur yr hyn a alwn ni yn dda, tra yr oedd ereill wedi eu 
haddysgu gan gyfrcithîau o natur wrthwynebol. byddai gan y 
ddau ddosparth rliai'n o ysbrydion, pan eu dygid yngbyd, 
feddylddrychau hollol wrthwyncbol mewn perthynas i dda a 
drwg. Y ffaith fod gan yr ysbrydion, mor bell ag y mae eu 
gwybodaeth yn cyrhaedd. yr un amgyffredion o barthed i 
natur cyfiawnder a thrugarcdd, da a dnvg, rhinwedd a bai — a 
ddengys yn y mod ì amlycaf achos am yr unrhywiaeth hwn. 
Yn awr, yr hyn a flaenorirgan achos, nisgall fod yn dragwyddol; 
gan hyny. rliaid y bu amser. pan y cyrhaeddwyd yr unrhywiaetli 
gwybodaeth hyn gan y mymryuau a gyfansoddent bob corff 
ysbrydoL Y galluoedd er dirnad y wybodaeth hon ydynt dragy- 
wyddol ; ond yr ymarferiad â’r galluoedd tragywyddol rliai’n yn 
nghyrhacddiad gwybodaeth o gyfreithiau da a drwg, oedd a 
dechreuad iddo. Nis gallwn ni amgyffred am filiynau o fodau 
a chanddynt yr un meddylddrych am natur da a drwg, heb 
ddwyn i mewn achos i gyfrif am yr unrhywiaeth a’r tebygol- 
iaeth liyn ; ae y mae achos bob amser yn cynnwys dechreuad 
i’r effeithiau pa rai sydd yn canlyn. Ond os yw miliynau o 
fodau yn mcddiannu yn dragywyddol yr un mcddylddrych am 
natur da a drwg, pob achos am yr unrhywiaeth hvm o feddyl- 
ddrych a wrthodid : meddiannent yr unrhywiaeth liyn trwy 
ddamwain : pe buasai yn dragywyddol, yna ni fuasai un rhes- 
wm paham y cawsai hyd y nod ddau fòd yr un golygiadau 
mewn perthynas i unrhyw beth : ond pan mae miliynau dirif- 
edi o fodau yn ganfyddedig o fod ganddynt yr un meddyl- 
ddrychau gyda golwg ar natur gwahanol weithredoedd, gan 
alw un rhywiogaethau o weithredoedd yn dda, ac ereill yn 
ddrwg, arddengys, yn y modd rnwyaf diammheuol, nad oedd 
y bodau rhai’n yn meddu y meddylddrychau hyn yn dra- 
gywyddol, ond eu bod wedi eu cyrhaeddyd hwynt oddiwrth yr 
achos cyffredinol, galluoedd tragywyddol pa rai a addysgwyd 
ac a eangwyd yn yr un ysgol o ddeddfau, fel y gallasai yr un 
meddylddrychau. yr un golygiadau, a’r un wybodacth, dreiddio 


322 


’ lìGOUN SEIOS. 


yr oll, mor bcll ag yr addysgir hwynt. Yr unrhywiaath hyn o 
teddylddrychau a’u galluoga hwynt i weithredu yn gynghan- 
oddol, nid yn unig er Ilesiant unigol eu hunain, ond er Uesiant 
yr holl gyfnndeb neu deulu o ysbrydion gyda plia rai tnae pob 
un yn cymdcithasu. 

91. Tra yr ydyni yn rhwyinedig i ganiatáu tragywyddol- 
rwydd defnydd a’i alluoedd, ar y llaw arall, cymhellir ni i 
ganiatâu dechrcuad i wreiddiol drefniant temigau y defnydd 
hwn ■, rhaid hefyd y bu amser pan ddeclireuodd y gaUuoedd 
tragywyddol wybod da a drwg, eyfiawnder a thrugaredd, ear- 
iad a dygasedd; o herwydd yr unrhywiaeth ansoddiu hyn, 
sydd yn bodoli yn meddyliau hoU ddynolryw, a ddengys y 
rhaid eu bod yn ansoddau deilliedig, ac am hyny nas gallasent 
fod wedi eu meddianuu yn dragywyddol. Itliaid i bawb ar 
unwaith weled, mai y mynydyn y caniateir fod defnydd neu betli 
yn dragywyddol, pob achosion dros natur, ncillduolrwydd, neu 
unrhywiaeth ansawdd, a pliob achosion dros faintioli neülduol 
ueu ffurf peth neu fôd, ydynt yn gwbl wrthodedig. Mewn 
golygiad am yr hyn sydd dragywyddol, ni fyddai genym un 
liawl i ofyn cwestiynau, Faham y mae felly ? Paham y mae 
yn meddu y fath ansawdd? Paham y mae ganddo faintiolaeth 
benodol? Paham y bodola mewn dull penodol? Pob gofyn- 
iadau o’r fath a gynnwys achos, ac am hyny, ddechreuad. Pe 
eaniataem fod dwfr yn dragy wyddol, yna byddai yn hollol ang- 
hysson i ofyn y cwestiwn, Paham mae un diferyn o ddwfr pur 
yn meddiannu yn hollol yr un ansoddau ag un araU. Os oedd 
y ddau ddiferyn yn dragywyddol, ni fyddai, mewn gwirionedd, 
un achos am un bôd o’r un natur à’r llall. Gan ua fyddai un 
achos am unrbyw cldau ddiferyn, allan o rifedi anfeidrol, fod 
yn gyffelyb, ni fyddai genym un rheswm i gasglu, yn flaenorol i 
brawf, y byddent o gyffelyb flâs, neu duiffoddi tân yn gyffelyb, 
neu y gwnelai dii'erynau o’r un faintioli bwyso yn gyffelyb, neu 
y gwnelent dori syched yn gyflclyb, neu y gwnelent amlygu 
unrhyw ansoddau ereill yn gyffelyb. Os, ar ymchwiliad y 
defnynau, y caem hwynt yn meddiaunu ansoddau cyffelyb, 
ymoíÿnem yn naturiol, Pa fodd y daotliant i fod yn gyffelyb? 
Yr ateb uaturiol fyddai, eu bod wedi eu bwriadu i fod yn gyff- 
elyb, i ddybenion llesol y bydyssawd. Ond os y bwriadwyd 
hwynt i fod yn gyffelyb, rhaid y bu cyfnod o ílaen y bwriad 


CDGORN SEIOW. 


323 : 

hwnw, a chyn cu bod yn gyffclyb, ac yn ganlynol en hansodd- 
hu prcsonnol nid ydynt dragywyddol, ond yn gyrhaeddiedig 
neu ddcilliedig o ryw ansoddau blaenorol. Felly mae mewn 
pcrtliynas i ansoddau y meddwl dynol. Y iTaitli bendant fod 
pob meddwl dynol yn edrych ar ryw weithredoedd yn dda, a 
rhyw woithrcdocdd creill yn ddrwg, a ddengys fod ansoddau y 
nieddwl mewn Uawer o olygiadau yn hoUol gyflelyb. Os oedd- 
yut yn dragywyddol, yua ni fyddai un aehos am unrhyw ddau, 
iillaii o holl ddynolry w, a elmmldyntunrhyw ansoddau cyffelyb: 
ae ui fyddai un dyn yn alluog i gasglu, cyn prawf, fod neb o’r 
Ueill o ddynolryw, wedi meddiannu ansoddau oll yn debyg i’r 
eiddo ci hun. l’e buasai yr ansoddau yn dragywyddol, nis 
gaUasai gyda pliriodoldeb ofyn y cwestiwn, Faham mae dyn yn 
meddiannu ansoddau uwch uâ’r anifel ? Neu, Paham y m'ae 
cyfansoddiad meddyliau dynol yn tebygoli y naül i’r UaU. Ond 
dyn sydd yu cael trwy brofiad fod tebygolrwydd neu gyffelyb- 
rwydd yn nghyfansoddiad pob meddwl dynol, ac y mae yn 
naturiol yn gofyn y cwestiwu, Pa beth yw yr aclios o’r tebyg- 
rwydd hyn ? Daw yr nteb yn naturiol i’w feddwl ei hun, taw 
fel hyn ei bwriadwyd er daioni eyffredinol dyn; ac o ganiyniad 
rliaid y bu amser cyn i’r bwriad gymmeryd effaith, pan oedd 
eyfansoddiadau ein meddyliau yn annhebyg, ac, am hyny, nad 
y w ansoddau presennol ein mcddyliau yn dragywyddol, ond yn 
ganlyniadau cyd-gymmysgedd ansoddau blaenorol, pa rai yn 
eu tro, ydynt drachefn yn ganlyniadau tragywyddol alluoedd. 

( l'w barliau.) CyJ'. D. E. Jones. 


I’R CYHÜDDWR. 

CriiiiotiYDi), bradydd brodyr, — a Uobyn 
Eiillibaidd mewn gwewyr, 

Yw un a wêl uniawn wyr, 

Drwy eu swyddau ’n droseddwyr. 
ün o anian wenwynig, — er cynhwrf, 

Yw’r cenaw mileinig; 

Ffaeleddau, beiau a big 
O’i írodyr yn frwdfrydig. 

Hwn yw’r gwr hanner geiriog, — a'i siarad 
Ansiriol yn bigog; 

Baldorddwr, cleciwr ìs clog, 

Annoeth yw hwn, a thaiog. 



324 


CDGOnx 8EIOS. 


Melldith, nid bendith, sy’n bod — i’w galon, 

Mewn dirgelwch hynod; 

Hwn, 0 » clyw atn un is clod, 

A’i beichia’n llawn o bcchod. 

Gap Corh. Josei'U P. Pkossek. 

AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Yb Amryson Indiaibd. — Mae Llywodracthwr Utah wedi 
gyru allan ei broclamation ynghyleh yr Indiaid. a rhybyddia 
bawb i beidio eu diwullu ag artim. na ditn arall er eu hwylysu 
tncwn un modd. Gellir ei wcled yn “ Star,” ithif. 46, lle y inae 
hcfyd hancs am yntosodiad dirgclaidd nr bedwar o’r Saint, 
trwy ba un y collodd dau o honynt cu bywydau. Ni cltynt- 
nterodd dim neillduol arall lc, er pan nodasnm am yr amrafael 
o’r hlaen. Sonir ara adciladtt inttr oddiamgylch Dinas y Llyn 
Ilalen, a ffos y tu allan. Ei ddefnydd fydd y llaid a godir o’r 
ffos, wedi ei gymniysgu â gwellt, nett wair, n graian, gan roi 
iddo amser i sychu wrth ei godi. Dyna y dcfnyddiau rhataf a 
utwyaf parhaus a ellir gael. 

Y Genadiaetu Scaniunavaidi>. — Ilysbysir raewn Uytliyr 
oddiwrth yr Ilenuriad Joltn Van Cott, dyddiedig Copenhagen, 
Hyd. 20. 1853, fod y gwaith yn Uwyddo yno yn rltyfeddol. Yr 
ocdd 975 wcdi cu bedyddio yn y chwe ntis diweddaf, ac argoel- 
ion da yn gyffredinol am gymmnint o Saint yno ag yn yr 
Ynysoedd Prydeinig, ond cacl amser. Mae cylchrediad y 
“ Stierne” wcdi cynnyddu yn fawr, a galwad am draethodau : 
ltefyd y mac argraffiad newydil o Hyranau yn y wasg. 

Gellwch ganfod eich marwoldeb eich ltunain yn ntarwol- 
aetliau dynion creill ; a’ch gwendid eich hunain yn eu pechod- 
au hwynt. 


TAUADAr o TACn. 4 iiyd Tacii. 10. — Gorllewin Mor- 
ganwg, £4 lOs; Sir Alicrteifi. £3 7s; Liverpool, £2; Dinas, lOs; 
Georgctown, 5s 2c; Troedyrhiw, 3s. — Cyfanswm, £10 I5s 2c. 

(íîí” Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a tlialiadau 
i John Daris, Prínter, Georgelown, ìleitLi/t-Tydjü. 

CYNNWYSIAD. T0D 

309 

316 

323 

324 


Priodas Nefnlaidd 
Cyu-fndoldeb Dj'li 
l*r Cyhuddwr .... 
Amr\wiaetbau, &c, 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARORAFFWYD A C H T H OEI' D W YD CAJC I. DAVÎS, CROECETOWN. 


UDGORN SEION, 

NIV 

ẃrmi n ŵmnt. 

Rmr. 21.] TACHWEDD 19. 13S3. [Ctf. VI. 

LLYTFiyR SANT AT EI BERTIITNAS. 

Axwtl G*n, — Y mao pcnyf i grdnabod derbyniad cicli llyth- 
yr. nc i liysby.ii i cliwi fy llawcnydd i glywed eich bod oll yn 
niwynbnu icchyd, fel ng yr ydym ninnau yma. Yr w'yf yn 
oarn yr ysbryd cbwilio sydd yn cioh llytbyr. a’ch bod yn 
myncd dri» pymmnint o’r ysprythyr i peisio cpluro oiob nwnc. 
Ewyllysiwn yn fnwr i wnoyd sylwadau nr pynnwysiail oioh 
llytbyripyd; ond yr wyf yn pwoled y buasni raid i mi ys- 
prifonu Uyfryn mawr oyn pallnel pwnoyd byny. Gan bvny, 
ymdroclmf wnoyd yobydip sylwnilnu ar ryw betliau sydd yn 
tcilynpu fwyaf o sylw. 

Yr ydych yn dwyn Pnul yn mlaon i brofi na ddylai fod mwy 
nap un bedydd — “Un fTydd, un bedydd yr wyf fl yn cytuno 

yn liollol n I’liaul; un bedydd iawn syild eisieu. Os na fydd 
rliywnn wodi oi fedyddio yn iawn, yr ydym ni yn ei fedyddio 
eilwaitb. FeUy y pwnai Paul hefyd (pwel Act. xix). Yr oedd 
y douddep dyscybl a grybwyllir yna wcdi cael eu bcdyddio 
o’r blaon. ao. mcddynt bwy, “ i fedydd loan.” Ond pc buasai 
Ioan wcdi cu bodyddio, buasont yn pwylwd ynpliylch yr Ysbryd 
Glân, oanys tystiolacthni ofe am hwnw. (Matb.iii.il.) Yr 
oeddynt wcdi caol cu bcdyddio. ynte, gan ryw un o’i ddys- 
cyblion — rbywun heb IWIdu awdurdod. A phan ddcalìasant 
byn, cymmerasant cu bedyddio pan Paul eilwaith. Chwi wcl- 
wcb wrth hyn. nn wna un bedydd y tro, bydded ei ddull a’i 
ddciliaid vn iawn ai peidio. os na fydd wedi ei weinyddu gan 
21 [pris 1 ÿ. 



326 


EDGORN SEIOif. 


ry wun ai awdurdod. Os mai y commisiwn yn Mathew yw yr 
awdurdod, çall pob dyn fedyddio, os myn. Yr ocddwn i wedi 
ufyddhau i’r bedydd blaenaf am na wyddwn yn well. Medd- 
yliwn y pryd hyny ei fod yn iawn 

Ynghylch y rhai a fuont yn proffesu crefydd o flaen y Mor- 
moniaid, nid y’m ni yn eu condemnio ; cánt oll eu barnu yn 
gyfiawn, yn ol eu manteision a’u gweithredoedd. — Os gell- 
wch chwi ddangos rhyw enwad crefyddol yn olynwyr cywir i’r 
apostolion, gallwn farnu fod gan y cyfryw awdurdod i wein- 
yddu yr holl ordinhadau, a chan eu hufyddion hawl yn yr un 
breintiau á'r rhai apostolaidd. Ond nid oes un enwad yn hòni 
hyny ond y Pabyddion. Yn y Uywodraeth. nis gall neb gym- 
meryd arno ei fod yn swyddog; eithr rhaid iddogaelei ben- 
odi i’r swydd gan rywrai mewn awdurdod. Ai tybied fod 
teyrnas Dduw yn fwy annhrefnus nä theyrnasoedd daearol. 
Na ato Duw. A roddodd y Pabyddion awdurdod (os oedd 
gauddynt awdurdod) i’r Eglwyswyr, pan ddarfu iddynt ym- 
ranu? ac a roddodd yr Eglwyswyr awdurdod (os oedd hyny 
ganddynt) i’r enwadau a ymneillduasant oddiwrthynt ? Nid 
yw yn debyg, canys ni roddir awdurdod gj’dag ysgymundod. 
Yr oedd yn rhaid cael awdurdod neillduol i weinyddu yn yr 
oes apostolaidd, fel y profwyd eisoes ynghylch bedydd; gellir 
profi hefyd nad oedd hawl gan Phillip i arddodi dwylaw ar yr 
eunuch a’r Samariaid er derbyn yr Ysbryd : ei waith ef oedd 
bedyddio a phregethu; ond gallai yr apostolion, ac ereill hefyd, 
megys Ananias (gwel troedigaeth Paul) gyflawni y llall; feUy, 
y mae yn rhaid cael awdurdod hefyd yn yr oes hon, 

Pe buasai rhai o’r enwadau crefyddol yn iawn, cawsent yr 
un bendithion ag a addawodd Duw (gwel Act. ii, 3S, 39; 1 Cor. 
xii ), canys y mae llawer o honynt mor onest yn mhob peth ag 
ydyw llawer o’r Saint. Beth y w yr achos, ynte ? Am eu bod 
yn efengylau ereill. Am mai “ rhith duwioldeb sydd ganddynt, 
eithr wedi gwadu ei grym hi” (2 Tim. iii, 5). Am eu bod yn 
“ dysgu bob amser, ac heb allu dyfod un amser i wybodaeth y 
gwirionedd.” Pwy sydd yn gwadu “grym crefydd?” Ai y 
rhai sydd yn credu yn mhob peth fel yr Apostol — yn eredu yn 
y gwyrthiau a’r holl ddoniau? neu y rhai sydd yn gwadu Uawer 
o'r pethau a gredai yr Apostol, ac a ysgrifenodd erein lles ni? 
Pwy sydd yn “dysgu bob amser,” ac yn methu cytuno â’u 


CDGOBH SEIOH. 


327 


plydd? I’wy sydd yn erfyn Ysbryd Duw i weinyddu ordin- 
huduu I)uw yn hollol groes i’w gilydd? Yr enwadau crefydd- 
ol, nid y Saint. “ Am liyny y rlioddes Duw hwynt i fyny i 
amryfusedd cadarn, fel y credunt gelwydd.” Ai y cyfryw sydd 
yn dilyn yr Apostol yn mhoh petíi sydd yn cael eu rlioi fyny? 
Nage, os dilynant ef, a cludw y pethau a ysgrifenodd efe. 

“ A'r arioyddion hyn a yanlynant y rhai a gredaht” (Marc xvi, 
1 7, 18). Bydd i ni gredu celwydd, os na chredwn hyna. Dywed 
odd Crist os gellid credu, y gellid peri i fynyddoedd symud. A 
gredwn ni hyny ? Mae y ddaear a’r nef i fyned heibio, cyn yr 
elo ei eiriau ef yn ddirym. “ Pob petli all fod i’r neb a gredo” 
etto Nid er i ni brofi gwirionedd y grefydd Gristionogol yr 
oedd y duniau ysbrydol, & c., ond i adeiladu y Saint (gwel 1 
Cor. xiv, 2 — 5, 12). “ Rhai yn wir a osododd Duw yn yr 
eglwys-, yn gyntaf apostolion, yn ail prophwydi, yn drydydd 
athrawon, yna gwyrthiau; wedi hyny doniau i iachâu, cyn- 
northwyau, Uywodraethau, rhywiogaethau tafodau”(l Cor. xii, 
28) Chwi gyfaddefwch fod eisieu athrawon yn awr ; paham 
nad oes eisieu y pethau ereill hefyd ? Y mae eisieu apostolion 
yn awT i edrycli ar ol yr eglwys, yr un fath â cliynt. A ydyw 
Uygaid yn mabandod dyn yn cyflawni ei hoU eisieu mewn hen 
aint, yn ei ieuengtyd, fel na fydd eu hanghen wedy’n. Ai nid 
oes ang ten yr holl aelodau yn y corflf dynol i barhau tra byddo 
eu heisieu. Felly corflF Crisc hefyd, yr hwn yw ei eyìwys. Os 
oes eisieu yr aelod o “ athrawon” yn awr, y mae eisieu yr ael- 
odau o “brophwydi” a “gwyrthiau,” “doniau i iachâu,” 
“ rhywiogaethau tafodau,” &c., hefyd. Y mae cariad i barhau 
hyth, ond prophwydoliaethau a thafodau a beidiaDt iywbryd, sef 
y pryd “ pan ddelo yr hyn sydd berfiaith,” ac y bydd i’r “ hyn 
sydd o ran gael ei ddileu,” canys “ o ran” yr ydym yn gwybod 
ac yn prophwydo. “ Canys (medd yr apostol) gweled yr ydym 
yr awrhon trwy ddrych, mewn dammeg : ond yna wyneb yn 
wyncb ; yn awr yr adwaen o ran ; ond yna yr adnabyddaf 
megys y’m hadwaenir.” Yn awr. ai y Testament Newydd, 
mewn difrif, yw“yrhyn sydd berfiaith?” Ai nyni sydd yn 
gweled wyneb yn wyneb. a’r apostol, sef yr hwn a fu yn y nef, yn 
gweled yn unig mewn drych neu ddammeg I! Nyni yn gweled 
yn well nâ’r hwn a ysgrilenodd gyfran fawr o’r Testament ! 1 r 
oedd Paul ei huu i ddyfod i weled yn weU nâ’r pryd byn, canys 



S2S 


CDGOSN SEION. 


y mae yn siarad am ei hun hefyd. Attolwg, pa bryri y daeth? 
Ai wedi iddo ysgrifeuu yr hyn oedd yn ei weled o’r blaen ? 
“ Ond yna (medd Vaul am dano ci hun) yr adnabyddaf inegys 
y’m hadwaenir.” l’a bryd y mae yr “yno” i fod? Mae Paul 
i fod yu berffiiith yr amser hyny, cofiwch. Ni welodd efe y 
Testamcnt Newydd yn cael ei gasglu ynghyd. Dywed Paul 
mewu man arall— “Yr udgorn a gân, a’r mcirw a gyfodir yn 
anllygredig, a ninnau (sef y saint) a newidir." Dyma yr am- 
ser ynte ; hyd yr amser hyn y mao y doniau i barhau. (Gwel 
Heb. xi, 40.) 

Yr ydych yn cr_vbwyll hyn ar ddiwedd eich llythyr, sef, 
“ Eithr pe byddai i ni, neu i angel o’r nef, efengylu i chwi umgen 
nâ’r hyu a efengyìasom i chwi, bydded anathema.” Y mae hyn 
yn dangos fod pob un a bregetha yn groes i’r hyn a bregethodd 
Paul, yn sicr o gyfeiliorni. Nid yw y Saint yu pregethu ond 
yr hyn a brcgethwyd gan Paul a’r apostolion ereill, ac nid 
ydyut bwy“yn chwennych dattroi efengyl Crist” (Gal. i, 7) ; 
maent yn addaw ac yn pregethu yr un pethau â’r apostolion ; 
maent yn arddodi dwylaw fcl hwy er derbyn yr Ysbryd Glân; 
ac os bydd rhywun yn glaf, mae yn ddyledswydd arno i alw ato 
henuriaid yr eglwys fel cynt. — Yr unig beth a ddygir yn erbyn 
y Saint yw, am eu bod yn adrodd yr un geiriau à’r apostolion. 
— Cewcli glywed oddiwrthyf etto efallai yn helaethach. 


PRIODAS NEEOLAJDD. 

[Pai had o dud. 316.] 

Wedi sefydlu y ffaith, y caiff cenedlaethau eu parhau yn 
nhragywyddoldeb, nid oes genym un rheswm dros ddychym- 
mygu y bydd iddynt byth beidio. Os gall bodau anfarwol 
liosogi o gwbl, perffaith resymol ydyw y bydd i’r unrliyw allu 
yma barhau gyda liwynt fydoedd annherfynoL Dichon i roi, 
efallai, wrthddadlu yn erbyn bydoedd a chenedlaethau dilynol, 
ar y dybiaeth na fydd yna faintiolaeth digonol o ddefnydd 
mewn boboliaeth at y fath ddyben. Byddai yr wrthddadl hon 
yn safadwy pe gellid profi nad oes yna ond maint terfynol o 
ddefnyddiau ; oblegid mewn amgylchiad o’r fatli, buasai yn 
ddichonadwy y dygwyddai cyfuod pryd y caffai yr holl faint- 



ÜDGORN SEION. 


32» 

iolacth ei dihysbyddu, a chynnydd bydoedd a bodau dealltwr- 
iaethol ymattal o anghenrheidrwydd : oblegid uis gallwn, am 
un íynyd, ganiatau y gallai defnyddiau eu hunain gael eu creu. 
Wao (ligou o le mewn eangder diderfyniad i faintiolaeth di- 
ddiwedd o ddefnyddiau. Nid yw o bwys pa mor deneu y 
diclion fod gwaagariad yr elfenau, er pe byddai miliynau o fill- 
tiroedd yn cyfryngu rhwng pob mymryn; etto os na fyddai 
terfynau i’r defnydd eang gwasgarog hwn, byddai y maintiol- 
aeth yn ddiddiwedd ; ac os yn ddiddiwedd, gallai fod yno ddil- 
yniad diddiwedd o fydoedd yn cael eu hymgorffoü allan o houo, 
heb un modd ei ddihysbyddu. Nis gaîl na rheswm na sylwad 
benderfynu y maintiolaeth ; oblegid fel na ciireodd Duw vr 
elfenau, y ìnaent o anghenrheidrwydd yn dragywyddol, ac am 
hyny yn bodoli hcb aclios. Nid oes unrhyw achos i’r maint- 
iolacth sydd yn bodoli. Yn wir, nid oes un rheswm palmm y 
cynnwys yr cangder unrliyw sylwedd pa bynag : llawer llai y 
ceir un rheswm paharn y cynnwys yr eangder faintioli mawr 
yn Ue bychan, a diderfynau yn lle terfynol ddefnydd. 

Y fod yna faintioli diderfyn o ddefnydd yn yr eangder sydd 
sicr, oddiwrth y tì'aitli ddadguddiedig nad oes un diwedd i gyn- 
nydd llywodraetli neu deyrnasoedd Crist; mewn trefn i’r cyn- 
nydd fod yn ddiddiwedd, rhaid ydyw i faintiolaeth y defnydd- 
iau y ffuríir y teyrnasoedd hyn allan o honynt fod yn 
anhysbyddadwy. Gan hyny, nis gellir codi gwrthddadl yn 
erbyn cynnydd annherfynol bydoedd a hodau hyw, yn berwydd 
eisieu digon o sylwedd. 

Bydd y sercli a fodola yn mynwes rhieni at eu hoppil, yn 
llawer mwy yn mysg bodau anfarwol a nefol nag a ydyw yma yn 
y byd hwn; o ganlyniad, gwyliant drostynt gyda’r teimladautyn- 
eraf; ac ordeiniant gyficithiau a rheolau er eu llywodraetli, cyf- 
addas i’w galluoedd a’u hanghenion : a phnn y creont fyd new- 
ydd ac anfon eu hanwyl blant i dderbyn ar y cyfryw gyrff o 
gnawd ac esgyrn, ni fydd i’w sereh atynt gael ei leihau yn y 
radd leiaf; byddant o hyd mor bryderus am eu liawddfyd a'u 
dedwyddwch â plian y preswylient yn eu gwyddfod. 

Bydd y rhai hyny yn mysg eu heppil, a anfonir i bohlogi 
bydoedd newyddion, ac a ufyddliaont gyfraith cyfiawnder, yn 
fwy uchel eu cymmeradwyaeth nâ’r gwrthryfelgar. Y cyfiawn- 
ion yn eu mysg a ymddiriedir gyda gofal- wylio a noddi plant eu 



UDGORÎí SEIOff. 


3.10 

rliieni gwynfydol neu nefolaidd. Iíyn yw un rheswm mawr 
paliam y dewisodd yr Arglwydd y eyfiawnion yn y byd hwn i 
godi hâd iddo Ef, trwy y sefydliad dwyfol o briodas. lîhaid 
inai amlwg i bawb, pan yr enfyn Duw ei blant ei hun o’r nef- 
oedd i gael eu geni i’r byd hwn, y rhaid mai mwy boddhaol 
iddo Ef ydyw iddynt gael derbyn tabernaelau yn mysg y eyf- 
iawnion, nag yn mysg y drygionus. Hyn yw un rheswm pa- 
ham y sefydlodd Ef aml-wreigiaeth yn mysgy cyfiawnion, gael 
i’r yshrydoedd ardderchog a phur hyny, a breswyliant yn 
mhreser.noldeb I)uw, allu dyfod allan i’r byd, trwy y cyfiawn- 
ion, a’u haddysgu yn nghyfraith cyfiawnder. Pan anfono Duw 
)'r ysbrydoedd hyn allan, a’u hymddiried i ofal y cyfiawnion, y 
mae golwg o’u dychweliad drachefn i fwynhau cyflawnder o’i 
ogoniant. Ond pan y genir yr ysbrydoedd o’r nef yn mysg y 
drygionus, y golwg yw, y llygrir hwynt gan orchymynion a 
siamplau drwg eu tadau, ac felly yn ddiffygiol o’u parotoi i 
ddychwelyd i fynwes en Tad yn y nef. Mae Tad yr ysbryd- 
oedd hyn, trwy y cariad sydd ganddo atynt, yn cael ei foddhau 
yn fawr pan y gallo ganfod dyn cyfiawn, i’r hwn y gall ddiogel 
ymddiried nifer mawr o wragedd, a’i wneutliur yn dadllawer o 
blant, a thrwy y moddion hyn eu hacliub, a’u dwyn i’w cartref 
cyntefig drachefn. 

Pe byddai yn ai:ghenrheidiol i rieni a breswyliant yn yr 
Unol Daleithiau, i anfon allan eu cariadus eppiledd at ryw 
genedl bell, i aros yno am lawer o flynyddoedd, cyn y caniateid 
iddynt ddychwelyd, mor fawr fyddai eu pryder am eu lleoli o 
dan nodded eu cyfeillion, yn Ue eu gelynion. Ai ni theimlai 
rliicni y dymuniad mwyaf aiddgar am fod i’w plant gael eu 
Ueoli o dan ofal- wyliadwriaeth eu cyfeillion anwyl eu hunain, y 
rhai a’u dysgent i garu ac i barchu annogaeth a chynghor eu 
rhieni? Ai ni ddewisent hwy yn fwy o lawer ymddiried un 
cant o'u plant i nodded cyfaill calon-garedig a doeth, nag un 
i elyn? Etyb pawb, gydag un cydsyniad, Gwnaerd. Os gan 
hyny y teimlai rhieni d; earol y fath ofal mawr am hawddfyd 
eu plant absennol, pa faint mwy a raid fod awyddfryd Tad yr 
ysbrydoedd, am hawddfyd ei eppil anwylaidd ei hunan, pan yr 
anfono hwj-nt oddicartref i fyd pellenig, i’w hymddiried i ofal 
rhieni daearol. Pa beth a raid fod ei deimladau Ef pan fyddo y 
rhieni daearol hyny yn elynion iddo? Pan y byddo iddynt, 


rDGORJ» SEION. 


331 


trwy eu dylanwad drygionus eu hunain, ddinystrio yr yshryd- 
oedd pur adiniwed hyny a ymddiriedwyd i'w cadwraeth! Nid 
rhyfedd, gan hyny, ddarfod i Dad yr ysbrydoedd orchymyn iV 
gyfcillion briodi amledd o wragedd, gael i'r tlysion gwerthfawr 
hyny o’r nefoedd gael eu haddysgu yn nghyfraith cyfiawnder, 
ac mewn amser cyfaddas ddycliwelyd yn ddiogel i fynwes eu 
rhieni nefolaidd. Yn lle collfarnu ei gyfeillion o herwydd fod 
ganddynt nifer fawr o wragcdd a phlant, Efe a’i benditbia 
hwynt, ac a lawenha drostynt hwy oblegid eu cyfiawnder. 

Y’n mysg yr holl ddyledswyddau sydd yn disgyn ar farwol 
ddyn, nid oes un o fwy pwysigrwydd nâ’r un liono o briodi 
mewn cyfiawnder. Ystyriodd yr Arglwydd y sefydliad hwn 
o'r fath ganlyniad, fcl yr ordeiniodd Ef awdurdod ag sydd 
ganddi y gallu i bcnderfynu y nifer o wragedd a ddichon dyn 
cyfiawn eu cael. Nid oes sefyllfa mewn bywyd, pa mor uchel 
neu atebol bynag, a all eithrio y cyfiawn oddiwrth appelio at 
yr awdurdod hon. Er fod Joash, brenin Israel, yn ddyn da, 
etto nid oedd ganddo hawl i gymmeryd iliosogrwydd o wrag- 
edd, heb gydsyniad yr awdurdod a ordeiniodd Duw: am hyny, 
darllenwn i Jehoiada, yr offeiriad, “ gymmeryd iddo ddwy 
wraig, ac efe a genedlodd feibion a merched” (2 Chron. xxiv, 3). 
Y gwnaeth Joash yn iawn trwy dderbyn y gwragedd hyn sydd 
amlwg oddiwrth yr adnod flaenorol: A Joash a wnaeth yr 
hyn oedd uniawn yn ngolwg yr Arglwydd, holl ddyddiau Je- 
hoiada yr offeiriad” (adn. 2). Dengys holl hanes Jehoiada ei 
fod yntau yn ddyn Duw, a chaniatäwyd iddo fyw un cant a 
deg ar hugain o flynyddoedd; a phan y bu farw, “hwy a’i 
claddasant ef yn ninas Dafydd, yn mhlith y breninoedd, o 
herwydd iddo wneuthur daioni ynlsrael,tuag at Dduw, a thuag 
at ei dŷ” (adnodau 15, lö). Prawf y brawddegau hyn y rhodd- 
wyd lliosogrwydd gwragedd i’r dyn da hwn trwy awdurdod y 
nef. Y tro cyntaf y bu i Hosea gael gair yr Arglwydd, yr oedd 
hyny ynghyleh iddo briodi. DarUena y frawddeg fel hyn: 

“ Dechreuad gair yr Arglwydd trwy Hosea. A dywedodd yr 
Arglwydd wrth Hosea, Dos, cymmer i ti wraig o odineb” (Ho- 
sea i, 2). Mewn ufydd-dod i air Duw, Hosea “ a aeth ac a. 
gymmerodd Gomer, merch Diblaim” (adn. 3). A phan yr ym- 
•ddugodd y wraig hon i Hosea ddau fab a merch, gorchymynodd 
yr Ajglwydd ef i fyned a chymmeryd gwraig arall— un odmeb- 



rsa OCUORü «EIOS. 

us. (iii.) Viua, gan liyny, ccir y prawf mwyaf cadarnliáol i 
Dduw orchyuiyn i brophwyd santaidd gymmeryd lliosogrwydd 

0 wragcdd. Pe buasai i ddechreuad gair yr Arglwydd at 
Joseph Smitli, i ofyn iddo ef wneuthur yr un fath ag y 
gwnaeth Ilosea, pwy a gredasai yn nwyfoldeb ei genadwri? 

Mae gan Dduw yr hawl fwyaf ddiaunnheuol i orchymyn ei 
weision mewn perthynas i’w goruehwylion tculuuidd; a pha 
beth bynag a archo Efe sydd uniuwn. Llawer sydd o bethau 
a fyddeut bechadurus yn ngolwg Duw, pc laffeut eu eytlawni 
neu eu harferyd heb orehymyn. Gwah&rddodd yr Arglwydd 
yn nyddiau Noah i ddyn dywallt gwaed ei gyd-ddyn; er hyny 
gorchymynodd yr Arglwydd i Abraliam offrymu Isaac, a chyf- 
iawnliawyd Abraham mewn eynnyg ar dywallt ei waed. Con- 
demniasid Ilosca aui briodi dwy feoyw ddrygionus, pe ua luasai 
i’r Arglwydd orehymyn iddo ei wneutliur. l’an y gwnclo 
prophwyd neu was i Dduw fel ei gorchymyuwyd, cyfiawnheir 
ef, pa mor wrthwynebol byuag a ddiclion liyny fod i orcliym- 
ynion blaenorol. Os oes gan Dduw hawl i orchymyn i’vr 
weision Ef wneuthur yn hollol wrthwynebol i’r hyn a orchym- 
ynodd yn flaenorol, sicr ydy w fod ganddo liawl i erchi iddyut 
gymmeryd lliosogrwydd o wragedd, yr hyn nid yw mewu un 
dull yn treisio unrhyw orehymyn blaenorol. 

Byddai weithiau yn yr hen amseroedd, fotl gwr yn caru rhai 
o'i wragedd yn fwy nà’r lleill, ond rhoddodd yr Arglwydd gyf- 
raitli i reoleiddio rhoddiad yr etifeddiaeth i’r plunt, mewu trefu 

1 attal pob pleidgarweh a allasai godi oddiwrth y fath achos. 
Mae yu darllen fel hyn: “ l’au fyddo i wr ddwy o wragedd, mi 
yu gu, ac un yn gâs ; a phlauta o’r gu a’r gâs feibiou iddo ef, 
a bod y mab cyutaf-anedig o’r un gàs, yna bydded yn y dydd 
y rhauo efe ei etifeddiaeth rhwug ei feibion y rhai a fyddant 
iddo, na ddichon efe wueuthur yn gyntaf-anedig fab y gu o. 
flaen mab y gâs, yr hwn sydd gy utaf-anedig : ond mab y gàs 
yr hwn sydd gyntaf-anodig a gydnebydd efe, gan roddi iddo ef 
y gyfrau ddeublyg o’r hyn oll a gaffer yn eiddo ef :: o achos 
hwn yw r dechreuad ei nertli ef; iddo y bydd braint y cyntaf- 
anedig” (Deut. xxi, 15, 16, 17). Mewn gwneuthnr y ddarpar- 
iaeth hon at sicrhau etifeddiaeth y cyutaf-anedig, nidoes yna 
grybwyll un matli o angliymmeradwyaeth yn erbyn yr arferiad 
o liosogrwydd gwragedd, eithr yn y gwrthwyncb, ystyrir plaat 


ODOORÎf SF.lOIf. 


9M 

pob K»raÌK jn berŵith pyfreithlawn, a chanddynt hawl i 
ranau cytartal o’r ciddo, yn yr un dull â phe buascnt blaut i 
un wruig. 

Ni» gallwn deimlo yn iawn ddibcnu yr erthygl hwn ar y 
tcstun o brioilas, heb dilyuedyd ychydig ciriau wrth y myn- 
ywod hyny yn yr Eglwys hon nad ydynt wedi priodi. Cliwi a 
ganfyddwch yn cglur, oddiwrth y dadgudìiad a roddodd Duw, 
na dlwch bytli gyrhacdd cyflawndcr gogoniant, licb eich priodi 
i ddyn cyfiawn am amser ac am bob tragywyddoldeb. Os pri- 
odwch ddyn nad y w yn derbyn yr Efengyl, yr ydych yn gosod 
«ylfacn i ofid yn y byd hwn, hcblaw colii y fraint o fwynhau 
cy mdcithas gwr yn nhragy wyddoldeb. Yr ydych yn florfietu eich 
hawl i gynnydd diddiwedd bywydau anfarwoL Ac byd y nod 
y plant a ddicbon eiclt cynnysgaetbu â hwynt yn y bywyd 
hwn, uU ymddiricdir liwynt i’ch cadwraetli chwi yn nhragy- 
wyddoldcbj ond chwi a adcwir yn y byd hwnw, heb wr, hcb- 
deulu, Iicb deyrnas — hcb unrhyw fodùion i eangu eicii hunain, 
yn ddarostyngedig i'r tywysogaethau a’r galluocdd a gyfrifir 
yn dcilwng o dcuiuocdd, a tiieyrnasoedd, a gorsedd-feinciau, a 
chynnydd arglwyddiaethau am bytli bythoedd. hldynt hwy 
y byddwcli wcinidogiun ac anaylion — byny yw, a darparu fod 
eicli ymddygiad y fath ag i sicrhaa y mesur hwn o ogoniunt. 
A all mai posibl y bydd i anrhyw fcnyaod, wcdi gwybod y 
petliau hjm, oddcf cu hunain i gadw cyfcillach gyda pliersonau 
allan o'r cglwys lmn? Nid yw o bwys pa mor fawr y dichon 
mocsoldeb y fatli bcrsonau fod, na pha nior gnredig y dichoii 
ìddynt fod tuag atoch chwi, nhl ydynt gyfrifedig gyda phobl 
Dduw ; uid ydynt yn fibrdd iachawdwriaeth ; nis gallant 
achub eu iiunain nn’n teuluoedd ; ac ar ol yr hyn a ddadgudd- 
iodd Duw ar y testun hwn, nis gellir eicli cyfiawnhau, am un 
ciliad, mcwn cadw eu cyfeilliich. Byddai yn annhertynol well 
i chwi oddcf tlotli a thrallodion gyda phobl D.luw, nà lleoli eich 
hunain o dan allu y rhai hyny na ehofieidiant wiriouedd'au 
mawrion y ncf. Trwy briodi anghredadyn, yr ydych yn lleoli 
eich hunain mcwn anufydd-dod agored i’r gorchymyn o eiddo 
Duw, sydd yn gofyn i’w bobl Ef i ymgasglu ynghyd. Aydych 
chwi yn dysgwyl eael eich achub mewn trais uniongyrchol i 
orchymynion y nef ? Os na, ymgedwch yn hollol a chyfangwbl o 
gyfeillach angbredinwyr. A ydycli yn ewyllysio cymdeithas y 



3J1 


CDGORN SEIOfî. 


Saint? Os ydych, na fydded i cliwi nn gymdeithas ag ang- 
liredinwyr. üblegid ar ol y goleuni mawr a roddudd ein Tad 
yn y nef, ui fydd gan neb o’r Saint unrhyw ymddiried yn eich 
gonestrwydd neu ddidwylledd, os teflwch eich hunain ymaith 
yn ddibris, a tliroi ymaith bob gobeithiadau am eich dyrchaf- 
iad dyfodol. Ni fydd i un fenyw, a chandiii barch i waith Duw, 
neu barch i’w ehymmeriad rliagllaw yn mysg ei bobl Ef, gym- 
deithasu neu gadw cyfeiilach gyda neb ond Saint. 

(I'w barhau.J 

Cyf. RoBrs Dec. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Pailud o dud. } 

92. >’n drydydd. Wedi olrhain natur a tharddiad gailuoedd 
dyn, ymofynwn yn nesaf i helaethder y galluoedd hyny. Tybir 
braidd yu gy ffrediuol fod galluoedd dyn yn feidrol, hyny y w, yn 
derfynol yu eu natur, a'i fod yn liollol anhyall i ddyn gyrhaedd 
cyflawnder obob gwybodaeth. Ondy rnaehyn yn dybiaeth gau, 
heb y cysgod Ueiaf o saiL Awn y n mlaen i brofi nad y w galluoedd 
dyn yn derfynol, ond annherfynoL Byddai yn dda i ni ddar- 
lunio y geiriau meidrol ac anfeidrol, cyn yr elom yn mlaen yn 
mliellach. Mae gan y geiriau rhai’n synwyr hollol wahanol 
pan eu defuyddir mewn perthynas i bethau gwalianoL Pan eu 
defnyddir gyda golwg ar yspaid neu barhad, meidrol sydd yn 
arwyddo yspaid, neu amser cynnwysedig o fewn terfynau; tra 
y mae anfeidrol yn arw) ddo 3 spaid annlierfynol, neu b arhad 
diddiwedd. Pan ei defnyddir gyda golwg ar rifedi, y cyntaf 
•ydd yn arwyddocau nifcr penodol, a’r diweddaf nifer annher- 
fynol, neu rcs diddiwedd o rifedL Pan eucymhwysir at wybod- 
aeth, mae un yn arwyddocau gwybod yn uuig mewn rhan, a'r 
llall gwybod yn gyflawn. Pan eu defnyddir gyda golwg ar 
ftUuoedd, meidrol sydd yn arwyddo cymhwygder sydd sefydlog, 
neu a elliryn unig ei ddadblygu mewn gradd derfyno), tra ma« 
anfeidrol yn arwyddo cymhwysder digonol fawr i ymgrafangu 
cyflawnder 0 bob gwybodaeth, wedi yr liyn dadblygiad a baid o 
■ddiffyg rhagor i’w ddysgu. Gall un gael cymhwysder aufeidrol, 
ac etto a chanddo ond gwybodaeth feidrol. Nis gwyddom am 
»eb bodau a chanddynt alluoedd meidrol yn unig. Angylion, 


ÜDGORlí SEION. 


3S5 

■dynion, aiiifciliaid, adar, pysgod, a thryclifilod, sydd a gwybod- 
acth feidrol, ond nid oes genym un rhcswm i dybied fod un o 
lionynt yn derfynol yn eu galluoedd, o herwydd ar ddim a 
wyddom ni, gall fod gan un ac oll o honynt alluoedd addas i 
ddcriiyn gwybodaeth anfeidrol. Pe tybiasem fod rhai o’r bod- 
au rliai'n yn feidrol yn eu galluoedd, yna rhaid fod rhyw derfyn 
o wybodaeth, tuhwnt i ba un nis gallant byth fyned: canys os 
oeddynt yn alluog i fyned trwy unrhyw derfynau penodedig o 
wybodacth, byddent yn addas i dderbyn cyflawnder o bob 
gwybodaeth, pa un a fyddai yn anfeidrol. 

93. Cyfansoddiad ein meddyliau sydd y fath, fel nas gallwn 
yn hawdd ddeaU am fôd a gymhwyswyd i amgyffred un gwir- 
iouedd, ond yn analluog i amgyffred un aral). Mae yn wir, y 
gnll fod attalfeydd ar y ffordd, gan ba rai y rhwystrir y bôd 
hwn rliag cyrhaedd ail wiriouedd ; ond symuder pob attal- 
feydd, a Ueoler y bód mewn cyflwr ffafriol, y gofyniad yw, ai 
ni allai amgyffred ail, trydydd, pedwarydd, neu hyd y nod 
nnrhy w nifer o wirioneddau, yn gystadl à’r cyntaf? Xi welwn ni 
un attalfa bosibl idd ei gynnydd mewn gwy bodaeth ond yn unig 
gan gyfryngu rhwystrau yn y ffordd. Os oes gan y gallu fodol- 
iaeth, yr liyn raid fod ganddo mewn trefn i amgyffred un 
gwirionedd, nis gallwn ddirnad pa fodd y gallai fod yn derfyn- 
edig, fel nas gall byth, o dan unrhyw amgylchiadau, fod yn 
alluog i amg\ flred un arall. Nid ydym ni yn gweled paham 
nas gall cynneddf ag sydd yn alluog i ganfod fod dau yn 
fwy nag un, na all ganfod hefyd fod tri yn fwy nâ dau. 
Rhai gwirioneddau ydynt j’n fwy anhawdd idd eu hamgyffred 
nag ereill, ond hyn sydd ddyledus, nid o ddiffyg cymhwysder, 
ond idd y rhwystrau ag ydynt yn cyfryngu rhwng y cym- 
hwysder a'r gwirioncdd 6ydd i'w amgyflbed. Symuder y 
rhwyetrau ag ydynt yn cyfryngu, a'r cyrohwysder ag sydd yn 
abl i ddirnad un gwirionedd a aUai aingj ffred pob gwìrionedd. 
Am hyny. pa le bynag y bodola dyn sydd a chanddo unrhyw 
wybodaeth, pa cyn Ueied bynag y swm, y böd hwnw sydd a 
ehanddo aUuoedd anfeidrol, a amgyffred bob peth a fu, sydd, ac 
a ddaw, mor fuan yn gy wir ag y symudir y cyífiuiau cyfrj ngol. 
Yr ydym yn wybodus fod y meddylddrych hwn yn wrthwyn- 
ebol braidd i olygiadau hoU ddynolryw: cawsant hwy eu 
liaddysgu fod y cymhwysderau, yn gystadl â’r wybodaeth am 



ODOOUS 8E10R. 


»6 

hob bodau, ond Duw, yn anfeidrol; ac oddiwrth y pcthau 
gau crybwyliedig, tynasant y casgliad na allai neb bodau byth 
gyrhaedd i lioll gyilawnder gwybodaeth Duw. Pe caniateid 
y petliau erybwylledig, y casgliadau a fyddent gyfiawn: ond y 
pethau rhag-grybwylledig ydynt yn ddisail, ac yn ainlwg yn 
dwyllodrus. Galluocdd dyn ydynt nid yn unig yn dragywydd- 
ol, ond yn anfeidrol, ac y mae efe yn addas i dderbyn gwybod- 
aoth annlicrfynol. Ac hcb wybodaeth annhcrfynol, ei alluoedd 
nis boddlonir byth. 

94. Dywedir yn fynych gán philosophyddion, fod gwybod- 
aeth pa un sydd yn feidrol, nas gall gynnyddu fel ag i ddyfod 
yn aufeidrol : ond liyn sydd wrthwynebiad uniongyrchol i 
fTaith. Eiu Iliachawdwr, pan ddaeth efc i’r byd, a feddiannai 
wybodaeth feidrol yn unig; oddiyma Efe a arddangosir megy» 
yn cynnyddu mewn doethincb a chorflblaeth. Cynnyddu 
niewn doethineb a brawf yn amlwg nad oedd Efe yr amser 
hwnw yn feddiannol ar bob gwybodaeth. Ei ddoethineb a’i 
wybodaeth oeddynt yn feidrol. Ond Efe ar ol liyny a gyr- 
haeddodd gyflawnder, ac fel y dywcd Paul, “Yn yr hwn 
(Crist) mae holi drysorau doethincb a gwybodaeth yn guddied- 
ig.” A thrachefn, “Ynddo ef y preswylia lioll gyflawnder y 
Duwdod yn gorflbrol” (Col. ii. 3. 9). “ lîhyngodd bodd i’r Tad 
drigo o bob cyflawnder ynddo ef’ (Col i, 19). Ioan Fedyddiwr 
a ddyg dystiolaeth iddo weled ei ogoniant, a’i fod yn “ llawn 
gràs a gwirionedd” (loan i, 14). Yr amser y rhoddodd y Tad 
iddo yr Ysbryd Glàn, yn ddiammau y dcrbyniodd efe y eyf- 
lawnder: oblegid Ioan yn fuan wedi hyny a ddywed fel hyn 
am dano: “ Nid wrth fesur y rhoddodd Duw iddo ef yr Ysbryd. 
Mae y Tad yn caru y Mab, ac wedi rhoddi pob peth dan ei 
ddwylaw ef” (loan iii, 34. 35). IIoll drysorau doethineb, 
gwybodaeth, a gwirionedd, oeddynt guddiedig ynddo ef ; yr 
oedd efe yn llawn o honynt: cyflawnder yr Ysbryd, cytìawnder 
y Duwdod. a chyflawnder gailu. a breswylient ynddo Ef: pob 
peth a roddwyd yn ei law ef. Nid oedd doethineb, na gwybod- 
aeth, na gallu, na llywodraeth. a feddiannai y Tad, ond a fedd- 
iannai Iesu hefyd. Mewn gair. yr oedd efe yn un yn holl 
briodoleddau a pherffeithderau y Tad. Am y rlieswm hyn y 
dywcdodd yr Iesu, “Myfi a’r Tad un ydym” (Ioan x, 
30). Yraa, ynte, y mae genym esiampl o wybodaeth, doeth- 


BDOOIÎN SEION. 


337 


incb, a Rallu meidrol, yn cynnddu hyd oní ddaeth yr un yn 
anfeidrol. 

95. Jel y mae genym csiampl o wybodaeth fcidrol yn cyn- 
nyddu i unfeìdroldeb, y mae genym reswm i gredu y gall fod 
yr achos roewn onglireifftiau ereill. ()s derbyniodd y Cyntaf- 
anedig neu y brawd liynaf gyíiawndcr, ni welwn un anmhri- 
odoldob i gredu y gall y brodyr ieuengaeh licfyd dderbyn yr 
un cyflnwnder. Paul a weddiodd fod i'r Saint gael cu “ cyf- 
lawni n lioll gyflawndcr Duw”(Eph. iii, 19). A’r Iesu a wedd- 
iodd fel y gallent oll gael eu perfleithio yn un, megys yr oedd 
cfe a’r Tad yn un (Ioan xvii). l’an atebir y gweddiau rhai’n, 
byddaut hwy yn gwybod eynimaint ag y mae y Tad a’r Mab 
yn ei wybod. Byddant hwy yu y Tad a’r Mab, a’r Tad a’r 
Mnb a fyddant ynddynt hwythau. a’r Tad n’r Mab a’r holl 
Saint a wneir yn berffaitli yn un. Oddiyma y dywed Ioan, 
“ Anwylyd, yn awr meibion i Dduw ydym, ac ni ainli-gwyd i 
ni etto beth a fyddwn; ond ni a wyddom, pan ymddangoso efe, 
y hyddwn yn debyg iddo” (1 Ionn iii, 2). Nid yn unig yn 
debyg iddo mewn corff, ond hefyd mewn meddwl. Oblegid 
yna efo a “gyfncwidia ein corfl' gwael ni, fel ei ilunier yn 
debyg i’w gorff gogoneddus cf’ (Phillipiaid iii, 21). Yna y 
byddwn bcrffaith megys y mae ein Tad yr hwn sydd yn y nef 
yn berffuith — (Matli. v, 48); yna y byddwn bur megys y mae 
Efe y n bur, a santaidd megys y mae Efe y n santaidd ; y na yr 
adnabyddwn megys ein hadwaenir, ac y canfyddwn megys ein 
canfyddir : yna y byddwn yn etifeddion Duw, a chyd etifedd- 
ion â Christ mewn etifeddiaeth o bob petli : yna gwybodaeth o 
ran a ddilëir, a ni a adnabyddwn yn gyflawn : yna ni fydd un 
wybodaetli, neu wirionedd, neu ddoethineb yn yr uchelderau 
fry ncu yn y dyfnderau obry, neu yn y nefoedd, neu yn nef y 
nefoedd, neu mewn anfeidroldeb eangder, neu inewn oesoedd o 
dragywyddol barhad, ond a ddirnadwn ac a wybyddwn; yna 
ni fydd uu bôd neu fodau mewn bodoliaeth a fyddant yn 
gwybod un mymryn mwy nag a fyi’dwn ni yn wybod ; yna ein 
gwybodacth, a’n doi thincb, a’n gallu fydd yn anfeidrol; ac nid 
all o hyny allan fod yn gynnyddol neu ymhelaethol yn y radd 
leiaf : yna byddwn yn Dduwiau, oblegid holl gyflawnder Duw a 
breswylia ynom ni. 

9ö. Buwyd yn fwyaf cyffredinol yn credu y bydd i’r Saint 



•538 


CDOOBN SEI05. 


{rynnyWu mcwn gwybodaeth i bob tragywyddoldeb: ood pan 
y douant yn un â'r Ta l a’r Mab, a derbyn cyflawnder eu gog- 
oniant, bydd hyny yn derfyn ar bob cynnyddiad mewn 
gwybodaeth, o herwydd ni fydd dim yn rhagor i’w ddysgu. 
Y Tad aT Mab nid ydynt yn cynnyddu mewn gwybodaeth a 
doetliineb. oblegid y maent cisoes yn gwybod pob peth fu, 
sydd, ac a ddaw. Pawb a ddeuant yn debyg i’r Tad a’r Mab 
afyddant yu gwybod gymraaint ag y maent hwy yn wybod, 
ac o ganlyniad ni ddysgant ddim yn rhagor. Y Tad a'r Mab, 
a phawb ag sydd yn debyg iddynt ac yn un â hwynt, sydd eis 
oes yn gwybod cymmaint ag y mae unrhyw ddyn mewn boilol- 
iaetli yn wybod, neu a all wybod byth. 

97. Yn yr ail wahanran ar hugain o’r erthygl hwu dangosas- 
om nas gallai yn bosibl fod ond un Duw, mor bell ag yr oedd y 
priodoleddau yn perthyn, ond mor bell ag y golyga ddynsodd- 
au, i fod r.ifer ddirfawr o Dduwiau. Yn awr, dymunwu fod yn 
ddealledig anilwg fod pob un o’r Duwiau personol rliai’n, a 
ciianddynt wybodaeth gyfartal â’r o)l o’r lleill , nid oes neb yn 
eu plith hwynt ag ydynt yn myned yn mlaen ar ereill mewn 
gwybodaeth; eT y gallai rhai o honynt fod wedi bod yn Dduw- 
iau am gynnifer o filiynau o flynyddau ag sydd o demigau o 
lwch yn yr holl fydyssawd, etto nid oes un gwirionedd ag y 
mae y cyfryw mewn meddiant o hono, ond yr hyn ag y ma» 
pob Duw arall yu wybod. Maent oll yn gyfartal mcwn gwyb- 
odaeth, ac mewn docthineb. ac yn y meddiant o bob gwirionedd. 
Nid yw neb o'r Duwiau rhai'n yn cynnyddu mewn gwybod- 
aeth : nis gallant ychwaitli gynnyddu yn y cyrhaeddiad o un- 
rliyw wirionedd. 

98. Rhai a aetliant mor bell ag i d lywedyd fod yr lioll 
Dduwiau yn gynnyddol mewn gwirionedd, ac y gwnelent barhau 
i gynnyddu i bob tragywyddoldeb, a bod rhai yn mlieU yn y 
blaen ar ereül: ond ymofynwn, am foment, am wrthuni y 
cyfryw ddychymmyg. Os bydd y r holl Dduwiau yn dragyw- 
yddol gynnyddol, yna y mae yn canlyn, y rhaid fod anfeidrol- 
deb diderfyn o wybodaeth nad oes un Duw erioed wedi cyr- 
haedd ato, neu aUu bytli gyrhaedd ato, trwy annherfynol oesau 
i ddyfod: yr anfeidroledd diderfyn hyu o wybodaeth a fyddai 
yn hollol allan o gyrhaedd a rheolaeth yr holl Dduwiau; am 
liyny, naill ai ni lywodriethid ef o gwbl, ncu pe amgen Uywjd- 



rnCOEN 8EI05. 


331 

raethM ef pan rywbeth ag oedd yn anfeidrol uwchlaw v Duw- 
iau oll— rhywbeth ag oedd ganddo bob gwybodaeth, ae o gan- 
lyniad nas gallasai gyri.aedd ychwaneg. A oes genym ni ryw 
liawl i ddywedyd i fod cefnfor diderfyn o diìefnyddiau yn 
gweithredu odan y cyfryw uwcli ddeddfau, fel nas gall neb o’r 
Duwiau i holl oesoedtl tragywyddoldeb, fod yn alluog i’w deall 
hwynt? Carem ni wtbod pa Ddeddf roddwr a roddodd y fath 
uwcli ddeddfau? Os dywcdir na roddwyd y deddfau erioed, 
°nd fod y defnyddiau eu hunain yn gweithredu yn dragywydd- 
o! yn ol y cyfryw, ni wnelai hyny yn y modd lleiaf symud yr 
anhawsdra; o herwydd wedi hyn byddai cefnfor diderfyn o 
ddefnyddiau, yn meddiannu gwybodaeth o ddeddfau mor an 
feidrol uwchlaw i wybodaeth yr holl Dduwiau, fel na allai neb 
o honynt, trwy gynnyddu dros oesoedd tragywyddol, ei chyr- 
haedd arn byth. Dyma y gwrthuni mawr sydiì yn deilliaw 
oddiwrth y gwag ddychymmyg y bydd cynnyddiad diderfyn 
mewn gwybodaeth yn mhlith yr boll Dduwiau. T fath ddych- 
ymmyg sydd nid yn unig yn wrthun, ond y mae mewn gwrth- 
wynebiad uniongyrchol i’r hyn sydd wedi ei ddadguddio. 

(Tie barhau.) Cyf. D. E Joüe». 


LLYTFITR AT T LLTWTDD W. S. PHILLIPS 

St. Sior, A benjtle. Hyibef 30, 185S. 
A.swri, Lywydd. — Tn'ol eicb cynghor yn yr Udgorn, yr wyf 
yn anfon hyn o lytlryr atoch, i’ch hysbysu ynghylch sefyllfa ein 
Cynnadleddau. Rlae pawb yn gyffredin yma yn iach yn y ffydd, 
ac undeb da yn mhlith y Saint a’r swyddogion. Mae ýma 
fedyddio ychydig, a rliai o’r lien Saint yn ymofyn eu lle yn ein 
plith, gan gydnabod eu bai, &c. Pregethasom iawer allan y 
tymmor mynedol, ac y mae rhai yma a thraw yn credu yr ef- 
engyl, a Uawer yn pleidio yr egwyddorion ; yr ydym yn dech- 
reu mabwysiadu cyughor ein llywyddion, gan gredu y bydd yn 
llwyddiannus, sef dosparthu traetiiodau: yr ydym wedi rhoi yr 
ysgol boreu y Sul heibio, a chyDghor i’w gyrnial am bump oT 
gloch yn yr hwyr, fel gallo y swyddogion gael y boreu i ddos- 
parthu traethodau, ac ymweled á’r rhai sydd yn credu ac yn 
pleidio y gwirionedd. yn y lleoedd y bucm yn pregethu, fel y 
byddo i’r egin gael chwarae teg i dyfu, gan obeithio y cawn y 
fraint o’u dwfrhau cyn hir; ac y mae y chwiorydd yn pender- 
fynu dyfod i’r maes gyda ni at y gwaith hwn. Cynnaliasom 
Gynghor y Gynn idiedd yn ddiweddar, a chawsom bawb mewe 



S40 


TJDGOHN SEION. 


peniîerfyniad da a chadarn i weithrodu ewyllys yr Arglwydd, 
megys ei dadguddir trwy ei weision y propliwydi. Yindrechwn 
glirio dyled y llyfrau cyn yr clo y flwyddyn lion heibio; easgl- 
wyd yma dros £4 tuag at hyny, mewn un gangen f'ychan 
wythnos i heddyw. Nid oes yma un gangen a’r nad yw doniau 
yr Ysbryd Glán yn cael eu mwynbau ynddi. Dyma yw eìn 
sefyllfa yn bresennoì, a bendigedig fyddo enw yr Arglwydd 
ein Duw am ei ddoniau nefolaidd. 

Derbyniais lythyr oddiwrth fy nhad, o Seion. yr hwn sydd yn 
llawn o newyddion da. Mae pawh o’r Cymry sydd yn y Dyff- 
ryn yn iacli. Dy wed y gallant oreiifygu yr Indiaid sydd yn eu 
hafionyddu mcwn ychydig o ddyddiau. ond nad yw y Saint yn 
ceisio eu dystrywio, ond am eu dysgu i fod yn heddjclilawn 
hyd y mae ynddynt : ae nid oes nr y Saint ddim o’u hofn. A 
dywed liefyd fod y brawd Ilaight.. ac ereill, ag oedd yn cyeh- 
wyn y Saint trwy yr aninlwch, wedi cyrhaedd yno yn llwydd- 
iannus, ond nad oeddynt yn dysgwyl y gwcrsyll am chweeli 
wytlmos draehefn; yr 28ain o Awst oedd y pryd liwnw. Fy 
nghofion atoch. Ydwyf. &c. .Tohn Parry. 

AMRYWIAETIIAU, &c. 

Arian yn eieh alwar a dalant eich ffordd ; docthineb yn eich 
pcn a’ch addurna; ond y ddau, mewn anglicn, a’ch gwasan- 
aethant. 

Os bydd cynnifer o glefydan yn eich corff ag a gynnwysa 
ysgrif marwoldeb, cymmedroldeb a’u meddyginiaetha oll. 

Dynton eybyddlyd a lafuriant lawer i gasgln golud : ac er 
mwyn boddhan cu tracbwant, hwy a neWynant eu hunain. 

Tat.iaoaü o Tach. 11 hyd Tach. 17. — Pontytypridd, 
13s Gc; Aberdâr, 3s 9c; Aberamman, 10s: Hirwaen, 4s lOc; 
Georgetown, 5s lc ; Pendaren, 5s; Troedyrhiw, 2s 3c. — Cyfan- 
»wm, £2 4s 5o. 

Anfoner pob Uythyron, yn cynnwys eircliion a tlialiadau 
i ,/ohn Davis, Printer, Georgetown , Merthyr-Tydjìl. 


CYNNWYSI A D. 


Llytliyr Sa»t at ei hertliynas 325 

Priodas Nefolaidd 328 

Cyn-f«»d»»ltit-h l»vn 331 

LÍythyr at y Llytwdd W. S Pliillips 33‘J 

Amrywiat'tliau, & c 


MERTHYR-TYDFIL: 

AROBâPFWTD A CHVHOBI'DWYD O tJt ». PPfl', OBfiBCBTOWH 


UDGORN SEION, 

N BU 

Än'ni \> &aínt. 


Rnir. 22.] TACÜWEDD 26, 1853. [Cyf. VI 


TRIODAS NEFOLAIDD. 

[Parhad o dud. 334 ] 

Lla>vî;r a ymofynant, beth a fydd sefyllfa y rliai hyny a fuont 
feirw cyn i’r goleuni hwn gael ei ddadguddio? Yrydym yn ateb 
y gwnactli Duw ddarpariadau yn y deddfau, ordinhadau, a’r 
cynlluniau, a sefydlwyd er cyn seiliad y byd, i gyfateb am- 
gylchiadau pob person. Nid y w y rhai hyny a fuont feirw heb 
gly wed y genadwri a anfonwyd o’r nef, yn ei gwrthod ; ac or- 
deiniodd Duw fod yn ngoruehwyliaetli cyäawnder yr amser- 
oedd, i’r byw wasanaethu dros y marw. Oblegid yr achos 
liwn gorchymynodd Duw i Deml gael ei hadeiladu, fel y byddo 
i’r ordinhadau hjmy ag sydd anghenrheidiol er iachawdwriaeth 
a phrynedigaeth y marw, gael eu dadguddio a’u gweinidog- 
aethu yn yr unrhyw. Gair yr Arglwydd yr hwn a ddaeth at 
Joseph y Gmeledydd, a ddengys bwysigrwydd y pethau hyn; y 
mae yn darllen fel y canlyn : — 

“ Yn wir meddaf i chwi, mae eich er.einniadau, a’ch golch- 
iadau, a’ch bedyddiadau dros y meirw, a’ch cymmanfaoedd 
santaidd, a’ch cofladwriaetliau am eìch haberthau, gan feibion 
Lefi, ac am eich oraelau yn eieh lieoedd santeiddiolafi yn mha 
le y cewch ymddyddanion, a’ch dedaîau a’ch barnau, am 
ddechreu dadguddiadau a sylfaeniad Seion, ac am ogoniant, 
anrhydedd, a chynnysgaethiad ei holl ddinasyddion, wedi eu 
hordeinio gan gyfraith fy nhŷ santaidd, yr hwn a orehymynir 
22 [peis ly. 



342 


ÜDGOBN SEION. 


i’m pobl bob amser i’w adeiladu i’m lienw santaidd" (Atliraw- 
iaeth a Chyfammodau, dos. ciii, gwa. 12). 

Yr ydym yn deall, trwy y dadguddiad hwn, y gorchymynir 
pobl Dduw bob amser i adeiladu tŷ i’w enw santaidd Ef, yn yr 
hwn y gellir yn gyfreithlawn weinyddu bedyddiadau, a pliob 
ordinhadau anghenrheidiol ereill, nid yn unig dros y byw, ond 
hefyd dros, ac yn cdw, ac ar ran y mcirw. Os gwrendy ys- 
brydoedd y meirw sydd yn ngliarchar ar gcnadwri y rhai liyny 
a ddaliant yr oCbiriadaeth, ac a anfonir i’w carchardai i agor 
drysau y earchar, a’u dodi yn rhyddion ; os credant yn lesu 
Grist, ac edifarhau am eu holl bechodau, a derbyn y newyddion 
da o brynedigaeth; os derbyniant trwy ffydd yr hyn a wnaetli 
eu cyfeillion yn y cnawd drostynt trwy ordinhadau tỳ santaidd 
])uw, sef y bedyddiadau, cadarnhadau, ordinhadau, golehiadau, 
eneinniadau, arwyddion, argoelion, allwcddau, a’r galluoedd i 
selio a weinyddir gan y byw, ac i’r byw, dros, ac yn enw y 
rarirw, os bydd iddynt gyda didwylledd ffydd ac edifeirwch 
gostyngedig, gredu yn, a derbyn j'r oU a wneir ar eu rhan, yr 
un fath ag y derbyn y byw yr hyn a wnaeth Crist, hwy a 
waredir o’u carcharau, a cliofrestrir eu henwau yn mysg y rhai 
a santeiddiwyd j'n y deyrnas nefolaidd, a’r cofrestrau j - n y 
nef a fyddant j'n gydgordiol á’r cofrestrau yn nhŷ santaidd 
Duw ar y ddaear; a’r hyn a wneir ac a selir ar y ddaear 
drostynt, ac ar eu rhan, a gydnabyddir, a gofrestrir, ac a selir 
yn j’ nefoedd, a bydd yn safadwy a chyfreithlawn yn nydd 
mawr adgyfodiad y cyfiawnion; eithr y gweddill o’r ysbryd- 
oedd y rhai na dderbyniant y newyddion da, a chymmeradwyo 
gwaredigaeth, a gedwir mewn cadwynau tywyUwcli i farn y 
dydd mawr, a’u poenedigaeth a gaiff fod fel pe yn goddef mcwn 
fliamiau o dân, Ue nad yw y pryf yn marw 

A ydych yn ymlioU pa fodd y mae i ni gael llinach ein tadau, 
fel ag i wneuthur y gwaith hwn drostynt yr liyn na chawsant 
hwy, pan yn fyw, y cyfleusdra i’w wneuthur, a’r hyn, megys 
ysbrydion j'n ngharchar, ni aUant ei wneyd? Atebwn, ei fod 
yn ddyledswj-dd ar bob Saint yn mhUth pob cenedl i chwilio 
allan, gan belled â byddo modd, eich cofrestrau teuluol, a’ch 
achau, a’ch perthynasau, y by w a’r meirw fel eu gilydd. Ac 
wedi i cliwi fod yn ddiwyd, a meddiannu pob bysbysiad o fewn 
sich cyrhaedd. a myned o honoch i Deml sautaidd y Goruchaf, 


ÄDGORN SEION. 


343 


R gwneuthur yr hyn a geisir gan y byw dros y meirw, yna 
tlengys Duw i chwi, trwy ci bropliwydi a’i weledyddion, a 
thrwy gcnadon santaidd ac angylion, achau eich tadau, yn ol o 
genedlaeth i genedlaeth, hyd y dechreuad, neti hyd yr amser 
yr oedd galluocdd, ac allweddau, ac ordinhadau yr offeiriadaeth 
nr y ddaear. Pan y caffoch yr achau hyn, bydd yn ddyled- 
swydd arnocli dderbyn yn y Deml santaidd, yr holl ordinhadau 
a’r galluoedd selio a sefydlwyd yn nghynghorau Meibion Duw 
cyn bod y byd, er iachawdwriaeth, pryuedigaeth, dyrchafiad, 
gogoniant, ac anrhydedd y raeirw a drengasant heb wybodaeth 
o’r pethau hyn; oblegid nis gellir eich perffeithio chwi, heb 
eich tadau, a chwaith nis gcllir perffeithio yr hen dadau a ddal- 
iasant yr offciriadaeth heb y plant. 

Mae yr amser gerllaw pan y cyfunir y tadau a ddaliasant 
yr offeiriadacth yn y nef, gyda'r plant a ddaUant yr offeiriad- 
aeth ar y ddaear; ond y mae yna lawer o genedlaetbau rhyng- 
'ldynt, y rhai na ddaliasant yr offciriadaeth, ond a drengasant 
yn cu hanwybodaeth: torir y gadwyn ogoneddus o lywodraeth 
Hatriarchaidd, yn gydgordiol â thrcfn cenedlaethau, ac ni fydd 
yr undeb yn gyflawn, oddigerth i galonau y tadau gael eu troi 
i chwiüo ani bryncdigaeth cenedlaethau eu plant a orweddasant 
i lawr yn cu beddau yn nyddiau tywyllwch; ac hefyd oddi- 
gerth i galonau y plant gael eu troi tuag at eu tadau. Mal 
hyn trwy gyfundeb ymdrechiadau yr offeiriadaeth yn y nef, 
gyda’r offeiriadaeth ar y ddaear, bydd i ddolenau cyfryngol y 
gadwyn fawr o genedliad gael eu hadfer, a gwneir undeb y 
tadau gyda eu plant yn berffaith, a saif pob cenedlaethau 
dilynol yn eu hurdd eu hunain, yn arferu eu hawdurdod 
Batriarchaidd, ac yn rheoleiddio y deyrnwialen o gyfiawn- 
der, yn gyfatebol i urdd santaidd yr offeiriadaeth am byth 
bythoedd. 

Pan wneir y sefydliadau santaidd a chyssegredig hyn yn 
hysbys i’r ysbrydion yn ngharchar gan genadon santaidd yn 
dal yr offeiriadaeth, gadewir hwy i’w goruchwyliaeth eu hun- 
ain, naill ai i dderbyn neu i wrthod y newyddion da hyn, a 
bernir hwy yn ol dyniou yn y cnawd ag sydd ganddynt y 
fraint o glywed yr unrhyw bethau. Gan yr un gyfraith eu 
cyfiawnheir, a chan yr un gyfraith eu condemnir, yn ol eu 
gweithredoedd; mal hyn ordeiniodd Duw yr un cynllun er 



344 


UDGORN SEIOÎÍ. 


iachawdwriaeth y byw a’r meirw ; i’r rhai hyny a drengant 
mewn anwybodaeth, fel i’rrhai a’i clywant tra yn y cnawd. 

Yn mhlith y pethau santaidd a chyssegredig hyn, a berthyn- 
ant i gyfiawnder yr oífeiriadaeth dragywyddol, a byth ddyr- 
chafiad y gwrryw a’r fenyw, y mae hyny-o briodi am dragyw- 
yddoldeb, yr hon ordinhad a sefydlwyd er budd i’r meirw, yn 
gystadl ag i’r byw. Y Ueoedd eymhwys i weinyddu y sefydl- 
iad santaidd hwn, ydynt yn Seion ac yn ei Hestynfeydd, ac yn 
Jerusalem, i’w gweinyddu dan gyfarwyddyd a thrwy awdurdod 
yr hwn a ordeiciodd Duw i ddal allweddau y galluoedd selio 
yn mysg ei bobl Ef ar y ddaear. Mae yr ordinhad lion, fel 
bedyddiadau dros y meirw, a nifer o ordinhadau ereill, yn per- 
thynu yn fwyaf priodol i dŷ yr Arglwydd, a dylid gofalu am 
dani yno, gan gynted ag yr adeiladir yr unrhyw. 

Os collodd gwr ei wraig trwy farwolaeth cyn cael o hono y 
cyfleusdra i ofalu am yr ordinhad santaidd hon, a’i sicrhau hi 
megys ei wrp.ig gyfreithlawn am dragywyddoldeb, yna y mae 
yn ddyledswydd ar yr ail wraig, yn gyntaf, i gael ei selio neu 
ei phriodi i’r gwr dros ac yn enw y wraig drengedig am bob 
tragywyddoldeb, ac yn ail, i gael ei phriodi am amser a thragy- 
wyddoldeb, ei liunan, i’r unrhyw ddyn. Mal hyn, trwy yr 
ordinhad santaidd hon, bydd y wraig drengedig a’r un fyw yn 
eiddo ef yn y bydoedd tragywyddol. 

Eithr os, cyn prioái am dragywyddoldeb, y coll gwraig ei 
gwr trwy farwolaeth, a phriodi ai!, ae os oedd ei gwr cyntaf yn 
ddyn da, yna dyledswydd ei hail wr yw ei briodi iddi hi am 
bob tragywyddoldeb, nid iddo ei bun, ond yn enw ei gwr treng- 
edig, tranasgall ef ei hun ei briodi iddi beblaw dros amser; 
ac y mae yn rhwym o fyned i gyfammod i’w rhoddi i fyny> 
gyda ei holl blant, i’w gwr trengedig, yn moreu yr adgyfodiad 
cyntaf. Yn yr achos hwn, ni fyddai gan yr ail wr un wraig, 
lieblaw dros amser, ac nis gall chwaith ddal gafael ar ei blant 
yn y bydoedd tragywyddol, oblegid rhoddid hwy, yn gyfatebol 
i gyfraith y nef, i fyn y i’r wraig a’i gwr cyntaf. 0 ganlyniad , 
byddai yn ddyledswydd ar yr ail wr i briodi ail wraig am am- 
ser a thragywyddoldeb; o lierẃydd trwy ei phriodi dros amser, 
gallasai godi i fyny eppil a ddygent ei enw, nid yn unig ar y 
ddaear, ond, gyda eu mam, byddent ei eiddo ef yn gyfreithlawn 
yn yr adgyfodiad. Rhaid i’r gwr, yn yr achos hwn, o anghen- 



UDGOEN SEION. 


345 


íheidrwydd feddiannu dwy wraig yn fyw ar yr un amser, neu 
ynte ei amddifadu o wraig a theulu yn y cyflwr tragywyddol. 

Os prioda gwr gweddw wraig weddw, a phob un yn dymuno 
cael eu cydymaith blaenorol yn y byd nesaí; yna y mae yn 
anghenrheidiol cael tair seremoni o briodas; yn gyníaf, yr un 
sydd yn sicrhau i’r gwr gweddw ei wraig drengedig ; yn ail, yr 
un sydd yn sicrhau i’r weddw ei gwr trengedig ; ac yn dryd- 
ydd, yr un sydd yn cyfansoddi y gweddw a’r weddw yn wr a 
gwraig dros amser yn unig. Yn yr ac’nos hwn, fel yn yr 
achosion ereill oU, aifif y plant yn yr adgyfoáiad i’r un teulu 
gyda’r fam ; y rheswm am hyn ydyw, o herwydd nas gall y 
fenyw gael ond nifer derfynol o biant yma yn y bywyd hwn, 
tra gall y dyn, heb ei gyfyngu gan gyí'raitn Dtiw i un wraig, 
gael llawer o blant ; gan hyny, nia yw yn gyfunol â threfn y 
nef, i gy mmeryd yr ychydig blant a ddiehon 'oanyw eu cael oddi- 
arni, os darparwyd ganddi v/r dros dragywyddoldeb. 

Os bydd marw y gwr a’r wraig yn yr 3glwys hon, cyn eu 
sicrhau i’w gilydd dros dragywyddcldeb, ynay mae yn ddyled- 
swydd ar eu perthynasau ueu gyfesüion yn yr Eglwys i ofalu 
am yr ordinhad santaidd o briodas ar eu rhan, fel y byddo i’r 
hyn a wneir drostynt gan y byw, ya gyfatsbol i ordinhad ac 
awdurdod y nef, fod wedi ei gofrestru yn y cof-lyfrau cysseg- 
redig ar eu rhan, yn y dydd pan gain y cofrestau neu y llyfrau 
eu hagoryd; o herwydd gwneir iddynt y pryd hwnw yn ol eu 
gweithredoedd, a gweithredoedd eu eyfeiüion a ymddygasant 
drostynt, a gweithredoedd yr oífeiriadaeth sydd a’i gweithred- 
iadau yn gofrestol ar y ddaear ac yn y nef. Cydnebydd Duw 
yn y dydd hwnw yr awdurdod a ordeiniodd Efe, a’r gweithred- 
oedd a gyflawnasant hwy yn ei enw, ac yu gyfatebol i’w 
air Ef. 

Os treng y gwyr neu y gwragedd cyn cael cyfleusdra ì’w 
bedyddio i’r Eglwys lion, yna y mae yn angbenrheidiol cyn y 
gellir gweinyddu yr ordinhad o briodas ar eu rhan, i’r byw 
ofalu am fedyddiadau, a chadarnhadau, ac ordeiniadau, a 
golchiadau, ac eneinniadau, a phob sefydliadau ereill ordem- 
iedig gan Dduw, dros ac yu enw y trengedig, ac yn olaf or 
cwbl y gallucedd selio mewn priodas, a’r benditlnon cyssyUt- 
iedig â’r eyfryw, fel y galler cyfiawnhau y meirw yn mhob 
pethau, a’u santeiddio, a’u dyrchafu, a’u gogoneddu, a’u gwneu- 


.146 


UDGons SF.ton. 


thur yn frcninoedd, nc yn offeiriaid, ac yn Dduwiau, trwy yr 
un cyfrcithiau ac ordinhadau â'r byw; ani cu bod hwy yn or- 
uchwylwyr yn myd yr ysbrydocdd, i ddcrbyn neu i wrthod yr 
hyn a wnaed drostynt, yr uu fath á'r by w. 

Yn yr un modd, caifT ein hcnafìaid, yn ol o îrcncdlacth i 
genedlaeth, y fraint o brynedigacth, ac o ddyrchafiad, nc o 
wragcdd a phlant, trwy allweddau yr offciriadacth dragywydd- 
ol a anfonwyd i lawr o'r ncf, ac a roddwyd i'r byw er iachawd- 
wriaeth y ccnedloedd ar y ddaear, a chencdlocdd y nicìrw ; a 
bydd i’r oll mewn amser ac yn nhragy wyddoldeb, yn y enawd 
ac allan o’r cnawd, a'r a glywant ac a dderbyniant y cyfryw, 
gael eu casglu ynghyd yn un, a’u gogoneddu ynghyd, a’u per- 
ffaith wneuthur yn un; ac fcl hyn y caiff yr holl genedlaetlmu, 
y rhai sydd yn y nef, a’r rhai ar y ddac-ar, yn gystadl â’r rhai 
hyny a waredwyd o garchar, cu cyfuno a'u hasio ynghyd i’w 
dolenau priodol, dan Adda, prif lìatriareh vr holl genedlaeth- 
au, Tywysog yr oll, a tliad yr oll, o dan gynghor a chyfar- 
wyddyd yr Un santaidd, yr hwn sydd o bob tragywyddoldeb, 
Tad y goleuadau, yr hwu sydd yn oll, a thros oll, a thrwy oU, 
bywyd a gogoniant yr holl bethau, a’r gallu trwy yr hwn y 
llywodraethir pob petli, pa un bynag a fyddont ai Patriarchiaid 
neu dculuoedd, tywysogactliau ncu deyrnasoedd, gorseddfeinc- 
iau neu arglwyddiaethau ; pawb a blygant roewn parch gos- 
tyngedig o’i flaen Ef, a rhoddant iddo Ef ogoniant ara byth 
bythoedd. 

Y gwr yw pen y teulu, a’i ddyledswydd ef ydyw llywod- 
raethu ei wraig neu wragedd, a plilant, yn gyfatebol i gyfraith 
cyfiawnder; a dyledswydd ei wragedd ydyw bod yn ddaros- 
tyngedig iddo ef yn mhob peth, hyd y nod fel y mae yr Eg- 
lwys yn ddarostyngedig i Grist. Dadguddiwyd hyn yn cglur 
yn mynegiad yr Arglwydd i Efa yn ebrwydd wc-di y codwm. 
Dywedwyd wrthi, “ Dy ddymuniad a fydd at dy wr, ac efe a 
lywodraetha drosot ti” (Gen. iii, 16). Bwriadwyd y sefydliad 
dwyfol hwn yn nhrefn llywodraeth deuluol, racgys trefn dragy w- 
yddol, i’w pharhau yn mhob cenedlaeth. Dylai pob gwraig 
geisio cynghor oddiwrth ei gwr, ac ufyddhau i’r unrhyw gyda 
phob llarcidd-dra ac ainynedd yn mhob peth. Nid yw y drefn 
hon ar bethau yn gymhwysiadol ond yn nheuluoedd y cyfiawn ; 
oblegid uid oes a wuelo Duw gyda theuluoedd y drygionus. 


CDGORN SF.ION. 


S47 


licblaw cn <l»vyn i farn am eu lioll wcitlircdoedd drwg. Eithr 
y n,,ul tculuoi'dd y cyflawn ilan y rhwymau mwyaf cyssegrcdig 
i roddi yr ystyriaeth fwyaf difrifol i lioll gynghorion penaeth 
y teulu ; ac y mae yntau yn rhwym, trwy y cyfrifoldeb trymaf, 
i'w cynghori gyda sobrwydd, llareidd-dra, doethineb, a phwyll, 
gan arfcr goddcfgarwcli, ainynedd, ac hir ymros, gan ddangos 
trugarcdd a thosturi pancugofynir.ond gan fod yn fanwl adiym- 
ollwng yn nghymhcUiad pob pcth a dueddo er daioni i’r teulu; 
ni ddylai cf hytli oddef ei symud i’r llaw ddcau na'r aswy oddi- 
wrth egwyddorion cyflawnder, gan na gwcuau na dagrau 
gwragcdd ncu blant. Dylai fod mor sefydlog ac ansymudol â 
gorscdd y ncf, yn mheb egwyddor urriawn a santaidd. Eithr 
jian y gallo yinollwng mown cyfiawnder i ddymuniadau ei 
dculu, gadawcr iddo wncyd hyny, a thrwy garedigrwydd a 
chariad cu niagu a'u meithrin, fel y gwna yr Arglwydd i’r 
Eglwys ; ac mewn gwncyd fclly, hwy a’i carant ac a’i han- 
rhydeddant ef mcgys gwr a thad. 

Ni ddylai gwraig liyth ddilyn ci bam ei hnn yn fwy dewisol 
nà’r eiddo ci gwr; oblegid os dymuna ci gwr wneyd yn iawn, 
■eithr cyfciliorni o hono mewn barn, bydd i’r Arglwydd ei ben- 
ditliio hi yn ci hymdrcch i ddwyn allan ei gynghorion: o her- 
wydd Ucolodd Duw cf wrth y pen, ac er y diclion iddo gyfeil- 
iorni mewn barn, etto ni chyfiawnha Duw y wraig yn ei 
hanmharch i’w hyflbrddiadau a’i gynghorion ; am mai mwy yw 
y pechod o wrthryfd, nä’r cydeUiornadau a godant o eisieu 
barn; gan liyny, condemnid hi am oddef i’w hewyllys ym- 
godi yn erbyn yr eiddo ef. Byddwch ufydd, a phâr Duw i 
bob peth gydweithio er daioni ; ac Efe a gywiria gyfeiliorn- 
adau y gwr, mewn amser cyfaddas, trwy awdurdodau yr 
ofleiriadaeth ; ac os efe a ly wodraetha ei deulu mewn anghy f- 
iawndcr, a’r wr&ig yn ufydd, bydd y pecliod ar ei ben ef, ac 
os na edifarlia ef, pan ei ceryddir, caiflf ei ddiaelodi, ac ar ol 
hyny, ni fydd y wraigo danyr uurhyw rwymedigaethau i aros 
wrth ei holl gynghorion, fel ag yn nyddiau ei gyfiawnder. 
Megvs y sylwasom eisoes, nid yw cyfraith ufydd-dod manwl, 
ar ran y wraig a’r plaut, yn gymhwysiadol ond mewn teulu- 
oedd ag ydynt yn Eglwys Dduw, ac mewn Uawn aelodiaeth. Mae 
gwrthryfel mewn teuluoedd mor bechadurus â gwrthryfel yn 
ucbyn yr awdurdodau a ordeiniwyd yn yr Eglwys; a choll y 



348 


UDGOBN SEION. 


wraig Ysbryd Duw racrn nacâu ufydd-dod i gynghor gi g«r, 
yr un fath yn hollol ag y collai aelodau yn yr Eglwys trwy 
wrthryfela yn erbyn y cynghorion a roddid iddynt gan yr off- 
eiriadaeth. 

Llywodraeth deuluol yw yr urdd gyntaf o lywodraeth a 
sefydlwyd ar y ddaear. Dylai gwahanol aelodau teulu geisio 
hod yn un mewn pob pethau; o herwydd os nad ydynt un, pa 
fodd y dysgwylir y dichon gwahanol deuluoedd ddyfod yn un? 
Os na fydd aelodau yr unrhyw deulu yn ddarostyngedig i’r 
urdd a ordeiniwyd gan Dduw er eu llywodraethiad, y mae yn 
sicr na ellid eu huno gyda theuluoedd ereill dan lywodraeth yr 
offeiriadaeth, gydag un dysgwyliad o gadw heddwch. Bwriada 
Duw wneuthur hoH deuluoedd y nef yn un gyda theuluoedd y 
eyfiawnion ar y ddaear. Mewn trefn i gyflawni hyn, rhaid yw 
mabwysiadu y drefn berffeithiaf o lywodraeth deuluol. Rhaid 
i wyr lywodraethu eu gwragedd a’u plant mewn cyfiawnder, a 
rhaid yw i wragedd a phlant ddysgu anrhydeddu a pharchu 
cynghorion y pen-teulu. A phan y delo pob teulu yn un yn 
mhob pethau, hwy a fyddant wedi eu parotoi i gyfuno eu hun- 
ain yngliyd o dan ffurf o ly wodraeth fwy cyffredinoL 
(l'w bartiau.) 

Cyf. Robtn Ddu. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parhad o dud. 339., 

9S. Cawn yn awr ddangos oddiwrth y dadguddiadau a 
roddwyd trwy Joseph y Guieledydd, fod Duw a’i Fab, Iesu Grist, 
mewn meddiant o bob gwybodaeth, ac nad oes dim gwirionedd 
ychwaneg iddynt hwy i’w ddysgu ; a dangoswn hefyd y bydd 
i’r Saint gyrhaeddyd i’r un cyflawnder, a gwybod gogymmaint 
ag a wyddant hwy. Yd gyntaf, rhoddwn dystiolaeth Enoc 
mewn perthynas i Dduw, y Tad: “ A bu i Dduw y nef edrych 
ar weddiU y bobl ; ac efe a wylodd; ac Enoc a ddygodd dyst- 
iolaeth o hyny, gan ddywedyd, Pa fodd mae y nefoedd yn 
wylo, ac yn tywaUt eu dagrau megys y gwlaw ar y mynydd- 
oedd? Ac Enoc a ddywedodd wrth yr Arglwydd, Pa fodd y 
geUwch chwi wylo, gan weled eicli bod yn santaidd, ac o bob 
tragywyddoldeb i bob tragywyddoldeb? a phe buasai yn 


ÜDGORN SEION. 


349 


bosibl i dclyn allu cyfrif gronynau y ddaear, a ruiliynau o 
ddacarau fel lion, ni fuasai yn ddechreuad i nifer eich creadig- 
aethau cliwi ; a’cli llèni a estynir allau o hyd; ac etto yr ydych 
chwi yna, ac y mae eich mynwes yna ; yr ydycli chwi hefyd yn 
gyfiawn ; yr ydych yn drugarog a chymmwynasgar yn dra- 
gywydd ; chwi a gymmerasoch Seion i’ch mynwes eich hun, o 
blitli eich lioll greadigacthau, o bob tragywyddoldeb i bob tra- 
gywyddoldeb, a dim ond tangnefedd, cyfiawnder, a gwirionedd, 
yw preswylfa eich gorseddfainc ; a thrugaredd a â o flaen eich 
gwyneb, ac ni fydd diwedd arno: pa fodd y mae y gellwch 
chwi wylo?” Yn gyssylltiedig â’r atebiad, yr Hollalluog a 
ddywedodd wrtli Enoc, “ Wele, myfi wyf Dduw ; Dyn sant- 
eiddrwydd yw fy enw ; Dyn cynghor yw fy enw; a Diddarfod 
a Thragy wyddol y w fy enw hefyd. Am liyny, mi a aUaf estyn 
aUan fy nwylaw, a dal yr holl greadigaethau a wnaethym ; a’m 
Uygad hefyd a ail eu treiddio.” (Gwel gyfieithad Joseph Smith 
o Lyfr Genesis, cyhoeddedig yu y “ Perl o Fawr Bris.”) Y 
Bod yr hwn a gyfarchwyd gan Enoc yma, a’r hwn a ymddydd- 
anodd ag ef, a arddangosir yn yr un cyssylltiad â Thad Crist. 
Y bôd hwn a gyhoeddir ei fod “ o bob tragywyddoldeb,” a’r 
creadigaethau a wuaeth Efe oeddynt mor ddírfawr liosog, felna 
fyd^ai mymrynau Uwch mewn miliwn o ddaeapu fel hon “ yn 
ddecureuad i’r nifer.” Dengys liyn fod ei greadigaethau yn 
ddidcrfyn, neu mewn geiriau ereill, yn anfeidrol mewn rhif. 
Yn awr, rliifedi meidrol nis gallant, mewn un golwg, fod yn 
ddeclireuad i rifedi anfeidrol. Y nifer dirfawr o fymrynau 
cynnwysedig mewn miliynau o fydoedd, sydd etto ond nifer 
meidrol, ag sydd am hyny yn derfynedig; ond rhes diddiwedd 
o fydoedd nid yw yn derfynedig, ac am hyny r.i all fod a dech- 
reuad, ac ni all rhif meidroí, pa mor fawr bynag, fod yn ddech- 
reuad rhywbeth ag sydd heb ddechreuad. Y nifer diderfyn 
hyn o fydoedd ydynt oll yn cael eu dal a’u Uywodraethu gan 
aUu Duw, Tad Crist. Ac i ddangos fod ganddo Ef gyflawn 
wybodaeth o honynt oll, Efe a flóeddiodd, “ A m ilygad hefy d 
a all eu treiddio liwynt.” Galluoedd amgyffrediadol ei olygon 
raid fod yn anfeidrol, neu nis gaiiasai edrych ar nifer anfeidrol 
o greadigaethau. Dengys eíto yn mhellach fod ei “ lygad yn 
gaUu eu treiddio hwynt” oil mewn un mynydyn; oblegid os 
oedd Efe yn rhwymedig i dynu ei olwg oddiar un mewn trefn i 



ttáO 


üDGORÎí SEIOÎî. 


odrych ar un arall, nis gallasai Efe byth gael amser i’w gweled 
hwynt oU. Pe byddai iddo Ef sylwi ar bob un, yn unig am y 
cyfnod byr o un eiliad, nis gallasai Efe weled hyd y nod 
ddechreuad y nifer diderfyn mewn cynnifer o flliynau o oesau, 
ag y sydd o fymrynau o Iwch yn yr hoU fyd gweledig; ond 
megys ag y “ gall ei lygad eu treiddio hwynt” oll, rhaid iddo 

0 anghenrheidrwydd gael y gallu o’u gweled hwynt oll ar yr 
un mynydyn. Yn mhellach, mae Efe yn bresennol gyda hwynt 
oll, oblegid Enoc, wrth lefaru wrth yr Arglwydd gyda golwg 
ar niferoedd dirfawr ei greadigaethau, sydd yn gwaeddi, “ Tydi 
ydwyt yno, a’th fynwes sydd yno.” Gan fod yn bresennol yn 
yr oll, yn eu gweled hwynt oU, ac yn eu Uywodraethu hwynt 
oll, rhaid fod ganddo o anghenrheidrwydd wybodaeth am 
danynt oll. Ac megys ag y mae rhifedi y bydoedd yn anfeid- 
rol, ac, am hyny, Efe a wybydd bob peth, ae nis gall wybod 
ychwaneg. Hyn a gytuna â’r hyn a ddywedodd yr un Bod 
hwn wrth Moses. 

“ A Duw a lefarodd wrth Moses, gan ddywedyd, Wele, myfi 
yw yr Arglwydd Dduw Hollalluog, a Diddiwedd yw fy enw, 
canys yrydwyf heb ddechreu dyddiau na diwedd einioes; ac 
onid yw hyn yn Ddiddiwedd? Ac wele, tydi yw fy mab; am 
hyny, edrycb, ac mi a ddangosaf i ti waith fy nwylaw, eithr 
nid y cyfan, canys y mae fy ngweitbredoedd í heb ddiwedd 
arnynt, a’m geiriau hefyd, canys ni phallant byth ; am hyny, 
nis gall un dyn weled fy hoU weithredoedd, oddieithr iddo 
weled fy holl ogoniant; ac nis gall un dyn weled fy holl ogon- 
iant, ac ar ol hyny aros yn y cnawd. Ac y mae genyf waith 

1 ti, Moses, fy mab ; ac yr wyt ti yn nghyffelybiaeth fy Unig- 
anedig; a’m Hunig-anedig i yw, ac a fydd yr Iacliawdwr, 
eblegid y mae ef yn llawn grâs a gwirionedd; eithr nid oes un 
Duw hebddof fi, a phob peth ydynt yn bresennol gyda mi, 
eanys yr wyf yn eu hadwaen oll.” (Gwel “ I’erl o Fawr Bris.”) 
Yma mae Tad Crist yn cyhoeddi fod ei “ weithredoedd yn ddì- 
ddiwedd,” fod “pob peth yn bresennol” gydag Ef, a’i fod Ef yn 
eu hadnabod hwynt oll. 

Mae yr un meddylddrych yn cael ei drosglwyddo mewn dad- 
guddiad arall, fel y canlyn: “ Barn a â allan o flaen gwyneb yr 
hwn sydd yn eistedd ar yr orsedd, ac a lywodraetha ac a gyf- 
lawna .bob peth ; mae Efe yn amgyffred pob peth, a phob peth 



rDGORN SEION. 


351 


sydd gcr ei fron Ef, a pliob peth sydd oddiamgylch ogylch 
iddo; ac y mae Efe uwchlaw pob peth, ac yn mliob peth, a 
thrwy bob petli, ac y mae oddiamgylch pob pcth ; a phob peth 
sydd trwyddo Ef, ac erddo Ef, sef Duw, yu oes oesoedd” (Ath. 
a Chyf., dos. vii, gwa. 10). Megys “y mae Efe yn amgyffred 
pob peth,” ei wybodaeth raid fod yn aníeidrol; gan hyny, y 
dychymmyg gorwag y gall Duw y Tad, gynnyddu yn dragyw- 
yddol mewn gwybodaeth, sydd megys y dangosasom, nid yn 
unig yn wrthun, ond yn wrthwynebol uniongyrchol i’r dad- 
guddiadau pa rai a roddodd Efe. 

100. Cawn yn nesaf brofi trwy ddadguddiadau newyddion, 
fod yr Unig-anedig Fab mcwn meddiant o wybodaeth gyfartal 
â’r Tad. “ A myfi, Ioan, a welais na dderbyniodd Efe (Crist) 
o’r cyfiawnder ar y cyntaf, ond iddo dderbyn grâs am râs; ac 
ni dderbyniodd o’r cyflawnder ar y cyntaf, eithr parhaodd o 
râs i râs, hyd oni dderbyniodd gyflawnder, ac fel hyn y galwyd 
Ef yn Fab Duw, o herwydd na dderbyniodd o'r cyflawnder ar 
y cyntaf” (Ath. a Cliyf., dos. lxxxiii, gwa. 2). Pa beth oedd 
y cyflawnder hwn, a grybwyllir yma? Iesu a etyb y gofyniad 
liwn : “Myfi yw Ysbryd y gwirionedd, a Ioan a ddygodd dyst- 
iolaeth am danaf fi, gan ddywcdyd, Efe a dderbyniodd gyf- 
lawnder o wirionedd, îe, hyd y nod o bob gwirionedd.” Ond 
pa beth yw gwirionedd ? “ Gwirionedd yw gwybodaeth o beth- 
au megys y maent, ac megys yr oeddynt, ac megys maent i 
ddyfod” (gwa. 4). Ioan nid oedd foddlawn gyda dywedyd i ni 
fod Iesu wedi derbyn cyflawnder o wirionedd, ond y mae efe 
yn ail adrodd y meddylddrych, “ i'e, hyd y nod o bob gwirion- 
edd,” neu mewn,geiriau ereill, Efe a dderbyniodd gyflawnder 
gwybodaeth o “ bethau megys y maent, ac megys yr oedd} r nt, 
ac megys y maent i ddyfod.” Nis gallasai iaith fod yn abl i 
fynegi y meddylddrych yn eglurach, neu mewn geiriau mwy 
grymus. Ac yn awr, gofynwn, a oes rhyw wirionedd arall neu 
wybodacth mewn bodoliaeth, a allasai Iesuei ddysgu? Atebwn 
yn ddiofn, Nac oes. Cyflawnder o bob gwirionedd a gofleidia, 
yn gyntaf, gwybodaeth o “ betliau megys y maent yn eu cyf- 
lwr presennol, neu mewn geiriau ereill, gwybodaeth o’r holl 
fydoedd sydd yn awr yn bodoli trwy yr oil o ddiderfyn anfeid- 
roldeb yr eangder, ac o holl ddefnyddiau natur, pa un ai yn 
gorffoledig neu yn anghorffoledig, ac o’u holl berthynasau, a’u 



352 


UDGORN SEION. 


liyraddibyniaethau, a’u dcddfau, a’u gwt-ithrediadau, pa un ai 
hywydol, neu ddifywyd, deallgar neu anneallgar; codeidia 
wybodaeth o bob meddwl a dyrauniad, o bob teimlad a chyff- 
road, sydd yn bodoli yn mldith yr holl aneirif dorfeydd o 
fodau byw yn yr lioll fydoedd ; crafanga o fewn ei anfeidrol 
allu sefyllfa 'bresennol bob rbyw un mymryn, ei briodoleddau 
a’i ánsoddau, yn mliob planedau a heuliau, a chyfundraethau a 
chreadigaetbau, yn uchelderau a dyfnderau annherfynol an- 
feidroldeb ei hun. Ond nid hyn yw yr oll; cymmera i mewn 
a aeth hoibio yn gystal à’r mynedol; cyflawnder o bob gwyb- 
odaeth a gofleidia barhad diddiwedd a fu — cefnfor annherfynol 
o eangder — anfeidruldeb o ddefnyddiau — tragywyddol a dibaid 
weithrediadau pob mymryn — gwybodaeth o gywir gynwr y 
bydyssawd megys y cyfan, ac yn ei holl ranau yn mhob 
meidyn dilynol o’r presennol yn ol trwy oesoedd diderfyn yn 
ddiddechreuad. Ond rhaid i ni beidio aros yma; eyflawnder o 
bob gwirionedd a gofleidia wybodaeth o bethau i ddyfod; a’r 
lioll fydoedd a ymgorffolir, a waredir, ac a ogoneddir, o'r holl 
gyfreithiau tragywyddol, gweithrediadau, a chyfnewidiadau 
pob mymryn o sylwedd mewn bodoliaeth jm mhob moment 
ddilynol trwy oesoedd tragywyddol na fydd diwedd iddynt. 
Hyn, mewn cyssylltiad â’r presennol a’r hyn a aeth heibio, yw 
yr hyn a gyfansodda “bob gwirionedd’’ — hyn yw y wybodaeth 
anfeidrol sydd yn preswylio yn Nghrist ; a hyn y w yr hyn a 
dderbyniodd Efe pan roddwyd y cyflawnder iddo Ef. Ioan a’n 
hysbysa am yr amser y rhoddwyd y cyflawnder hwn. “ A 
inyfi, Ioan, a ddygais dyétiolaeth, ac wele, y nefoedd a agor- 
wyd, a’r Ysbryd Glân a ddisgynodd arno Ef, ar ffurf colomen, 
ac a eisteddodd arno Ef. a daeth llais allan o'r nef, gan ddywed- 
yd, Hwn yw fy anwyl Fab. A myfi, Ioan, a ddygais dystiol- 
aeth iddo Ef dderbyn cyflawnder gogoniant y Tad; ac Efe a 
dderbyniodd bob gallu. yn y nef ac ar y ddaear, a gogoniant y 
Tad oedd gydag Ef, canys Efe a breswyliodd ynddo Ef’ (gwa. 
2). Y cyflawnder hwn o wirionedd sydd yn Dduw, a hwn a 
ddynsoddir, ac a elwir wrth wahanol enwau, pa rai a briodol- 
odd yr Arglwydd iddo ei hun ; hwn yw y cyflawnder o wirion- 
edd ag sydd yn cyfansoddi yr unig wir a’r bywiol Dduw, ac 
hebddo Ef nid oes Duw. Efe a breswylia mewn myrddiynau 
aueirif o Demlau, ac y mae yo yr boll l'ydoedd ar yr un meid- 



CDOORN SEION. 


•Ì53 


yn. Efc syrtcl yn oll, a thros oll, a tlirwy bob peth, a’r pallu 
trwy yr lnvn eu llywodraethir. Efe sydd yn nynsoddiaeth y 
Tad yn yr oll o’i gyflawnder, sef Ysbryd y gwirionedd. Duw 
yw Gwirionedd, a Gwirionedd yw Duw, a'r bydyssawd def- 
nyddiawl yw ei babell: bwriadwyd iddynion fod yn babellau 
ncu demlau iddo, os y derbyniant í’it’. Icsu a ddywedodd, “ Yr 
wyf fi yn y Tad, a’rTad ynof fi, a’r Tad a mi un ydym : yTad, 
olierwydd iddo roddi i mi o’i Ryflawnder” (gwa. 1). Galwyd 
Iesu yn Fab, “ o hcrwydd na dderbyniodd o’r cyflawnder ar y 
cyntaf;” a Ralwyd cf yn Dad o herwydd iddo wedi hyny ei 
dderbyn. Fel hyn mae yr enw Tad yn eael ei roddi i’r Mab. 
nid o herwydd tabernacl, ond o herwydd y cyflawnder o wir- 
ionedd, yr hwn yw y Tad yn prcswylio ynddo. 

(l'w barhau.) 

Cyf. D. E. Jones. 


YH YMFUDIAD. 

Deau.wn oddiwrth y Star am yr wythnos hon, na fydd £10 y 
pen yn ddigon er yrafudo yn gwmnioedd y tymmor dyfodol, 
eitlir y rhaid cael £13 y pen. Gorfuwyd benthycia arian yn yr 
ymfudiad diweddaf, yr hyn oedd gan y Saint i dalu yn ol wedi 
cyrhaedd pen eu taith. Mae y Llywydd Young wedi cym- 
meradwyo mesurau y Llywydd S. W. Richards mewn cyssyUt- 
iad â’r ymfudiad diweddaf. 

Gan fod y Llywyddiacth yn Seion wedi trefnu er i gryn 
arian gael eu defnyddio at y Drysorfa Ymfudol Barhaus y 
tymmor ncsaf, nid ystyrir yn ddoeth i ymddibynu ary Llyw- 
yddiaeth am help at yr ymfudiaetli yn pyffredin. Gofyna hyn 
am i drefniadau gael eu gwneyd yma gogyfer â tliraul yr hoU 
daith, yr hyn ni fydd yn llai nà £13 y pen. Bawb, gan hyny, 
a ymfudant y tro nesaf ar eu cost eu hunain, dan drefniadau 
cyffelyb i eiddo cwmnioedd £10 y tymmor diweddaf, a ofynir i 
dalu £13 yr un, yr liyn a ystyrir, yn ol y prawf a gafwyd y 
llynedd, yn ddigon i dalu yr holl draul dan reoleiddiad doeth. 
O’r swm hono, dylai £8 gael eu danfon i Lirerpool, trwy Lyw- 
ydd Cymru, cyn y 25ain o Ragfyr nesaf, fel y galler eu gyru er 
mwyn prynu gweddenau, &c. 

Gellir cael atebion i lawer o gwestiynau ynghylch ymfudo, 



354 


ÜDGORS SEION. 


yn y Star a’r Udgorn am y llynedd, y rliai y dylai y Bugeiliaid 
a’r Llywyddion yn neillduol eu darllen, fel y gallont gyfar* 
wyddo y Saint. 

Deehreua aniser hwylio, fel yn y gauaf diweddaf, yn Ionawr, 
a thcrfyna yn Mawrth. 


Y DRYSORFA YMFUDOL BARHAUS. 

Ymddengys fod y Drysorfa hon wedi ei harfaethu i gyf- 
lawni gwaith mawr yn nghasgliad Israel. Y pauaf dyfodol a 
fwyha ei gweithrediadau yn ddirfawr. Mewn llythyr a dder- 
hyniwyd oddiwrth Lywydd Cwmpeini y Drysorfa hon, bwried- 
ir i 170 o bersonau gael eu trosglwyddo gan y drysorfa, yr hyn 
a ddengys l'od y Saint yn Seion yn teimlo dros ymgasgliad 
Saint y wlad hon. 

Ni ddymuna y Llywydd S. W. Richards i’r manteision ym- 
fudol fod yn Ilai nag y buont ; ac am hyuy, bwriada ymfudo y 
sawl nad allant godi ond £10 y pen, o dan drefniadau Cwm- 
peini y Drysorfa Ymfudol Barhaus. Gofynir iddynt i arwyddo 
rhwym ysgrifau, er ymrwymo i dalu yn ol gyflawn gost eu 
holl daith i’r Cwmpeini yn y Dyffryn; a’r £10 a dderbynir 
yma a osodir i’w crcdit, er ymsefydlu, os dewisant. Gofyna yr 
un swm o arian (£13) er trosglwyddo ymfudwyr y Drysorfa, 
â cliwmnioedd ereill, a bydd y ddarpariaeth yn gyffelyb. Ni 
ddysgwylir i neb ag sydd yn meddu £13, gan hyny, i ymuno 
ag ymfudwyr y Drysorfa, heb osod y swm hono yn nwylaw y 
Cwmpeini, ar neu cyn amser cychwyn. Ni chaniateir i’r sawl 
a ymfudant trwy y Drysorfa Ymfudol, neu gyda y cwmnioedd 
£13, dros gant pwys o luggage ar y gwastadedd. Dylai pawb a 
fwriadant ymfudo o dan drefniadau Cwmpeini y Drysorfa Ym- 
fudol Barhaus, trwy godi £10, ddanfon i’r Llywydd Phillips 
£8 yr un, y cyfleusdra cyntaf; a’r £2 weddill yn Liverpool 
wrtli ymfudo. 

Er ymgasglu y rhai na allant godi ond £10 (y rhai a gyfan- 
soddaut ran fawr o’r ymfudiad nesaf), bydd y Llywyddiaeth 
yn Liverpool dan yr anghenrheidrw'ydd o fenthycia er gwneyd 
i fyny y diffyg o £3 y pen. Gall hyn gael ei wneyd er mantais 
i’r rhai hyny a chwennyehant gymmeryd eu harian ganddynt 
i’r Dyffryn, ,trwy roddi yr unrliyw i’r Llywydd Eichards, a 


UDGOIÌÎf SEIOS. 


355 


pliymmoryd oi ddrafft ef nr y Llywydd Brigham Young. 
Dyma y ffordd ddiogclaf o drosglwyddo arian; canys y mac 
yerygl i'w colli fel arnll. Pc gwnelai pawb felly, mae yn ddiau 
y gcllid gwneyd liefyd lawer o les cyffredinol. 

Mae aniryw Saint a chanddynt arian yn y Banc, ar ychydig 
iawn o log, yn dysgwyl yr amscr cyflcus i ymfudo. Byddai 
yn well er lles y cyfryw eu gosod yn nwylaw Cwmpeini y 
Drysorfa Ymfudol, a byddcnt yn bnrod iddynt pan ymfudent. 
Pwy, yn meddu y wreicliionen leiaf o ffydd yn ngwaith y 
dyddiau diweddaf, nad ystyriai Deyrnas Dduw y lle diogelaf 
i’w drysorau? Os yw y trysor yn nheyrnas Dduw, dichon y 
ccir y galon yno hefyd. 

Dywcdir gair hefyd wrth ddosparth arall o Saint — y rliai a 
fwriadant godi £10 neu £13, ac ymfudo dan gyfarwyddyd 
Cwmpeini y Drysorfa Ymfudol. Pwyo’rrhai hynafeddant 
ffydd i wneyd rhodd o’u harian i’r Dry'sorfa, yu lle eu dysgwyl 
yn ol yr ochr draw? Mae y Cwmpeini yn foddlawn eu diwallu 
bwy o’r hyn sydd yn fyr, hcb yr hyn rhaid fuasai iddynt aros 
blwyddyn arall. Paham na ddylent hwythau fod yn foddlawn 
cynnorthwyo ereill yn eu tro? 

Gobeithir y dysga y Llywyddion a’r Henuriaid yr egwydd- 
orion hyn i’r Saint, gan edrych i’r Star am sylwadau y Llyw- 
ydd Bichards yn fanylach ; oblegid nid yw y dernyn hwn 
ond talfyriad o’r hyn a ysgrifenodd ef yn y Star am yr 
wythnos hon. 


ENGLYNION. 

IItll fradwr yw’r gwr a garo— wendid 
Mewn undyn lle’r elo ; 

Rhydd hyn faeth i’w archwaeth o, 
Ganwaith yn well nâ’i ginio. 

Gweniaith rydd am y geiniog,— llawn dichell, 
Neu duclian afrywiog; 

A dwyn ei gledd dan ei glog, 

Yn abar dauwynebog. 


l.lanelli - 


Dewi Elfeu,- 



356 


ÜDOORN SEIOÎt. 


AMIìTWI A ETII AU, &c. 

Yn YMFcniAD.'-Yr yrtys yn barod yn awr i clderbyn y rliag- 
dál o bunt oddiwrth y rliai nad ydynt yn ynifudo trwy y Drys- 
orfa, neu y Cwmnioedd £13. Bydd y lleill yn talu eu rhac-dâl 
yn yr £8 a ofynir yn mlaen llaw. — Dywedir wrth y rhai sydd am 
ddarparu gweddeuau, &e., cu hunain, am ddanfon modd trwy 
Liverpool, i Oruchwyliwr yr Ej{lwys yn St. Louis, a bydd eu 
gweddeuau yn barod ar y Frontiers. Bydd eisieu dim llai nâ 
£45 er cael un wagon, dwy iau o ycben, a dwy fuwch. Dylai 
y swm uchod gyrhaedd Liverpool, o bellaf, ar y 25ain o lîagfyr, 
Gall yr ymfudwyr hyny brynu eu lluniaeth eu liunain yn y 
Taleithiau. 

IIwylia y llongaid gyntaf o Saint o Liverpool, oddeutu yr 
20fed o Ionawr nesaf. 

At t Li.ywypDiON a'r DosrARTiiwTR. — Gan fod Uawer 
iawn o ddyled allan am Lyfrau Cymracg a Saesneg, erfyniwn 
y gwnewch bob ymdrech yn eich gallu i glirio y cyfan erbyn 
diwedd y flwyddyn ; oblegid y mae eisicu yr arian i mewn ar 
yr Eglwys, er eu defnyddio at wahanol achosion. Byddai yn 
bleserus genym ninnutt adael yr hen wlad, a'r dyled oll wedi ei 
dalu. Ilyderwn nad oes achos ychwanegu yn bresennol, ond y 
teimla pawb i wneyd eu goreu ynghylch hyn. • 


Taltadaü o Tach. 18 hyd Tach. 24. — Pontytypridd, 
lOs ; Abcramman, 3s; Dowlais, 5s; Ryrnni, 4s; Georgetown, 
5s 2c. — Cyfanswin, £1 7s 2c. 

8gT Mae. y brawd R. Morris yn erfyn yr ymdrecha pawb i 
ymofyn y Uyfrau a rwymodd iddynt, o hyn i ddiwedd y flwydd- 
yn, gan y bwriada ymfudo. — Mae llyfrau amryw ar law gyda 
ninnau hefyd, ac erfyniwn yr un petli. Bydd raid eu gwerthu 
am yr hyn a geir am danynt, a thalu y gweddill yn ol, os na 
ddeuir i’w hymofyn o hyn i hyny. 

Anfoner pob llythyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i John Davis, Printer, Georgetown , Merthyr-Tydjil. 


C Y N X W Y S I A D. 


Priodas Nefolairid 341 

Cyn-fodolrieh Dyn 31 k 

Yr Ymfntliari 353 

Y Drysorfa Ymíndol BarhaiiSa.; 354 

Englynion 355 

Amrywiaethan, &c 356 


MERTHYR-TYDFIL : 

ARGRAPFWYD A CH Y HOEDDWYD OAÄ i. DAYlS, GEORCET0WN. 


UDGORN SEION, 

NIU 

ŵfrrit \> ẃaínt. 


Rnir. 23.] RHAGFYR 3, 1353. [Cyf. VI. 

DYFYNIADAU O AIL EPISTOL ORSON PRATT, 

AT T 8A1KT GWA80ABBDIG YN YR CNOL DALEITIIIAD a’r YNYS- 
OEDD PRYDEINIG, — YN ANERCR. 

[O’r " S('(T."i 

Fbodtr yn yr Oflciriadaeth, ympedwch yn bur a difrycheulyd 
gcrbron Duw; ac 03 gwyddoch am unrliyw ddyn yn yr Eglwys, 
cisocs yn meddu gwraig, yn ccisio ymgyfammodi ag unrhyw 
fenyw arall, gwybyddwch yn ddiau ei fod wedi troseddu ; ac 
onid edifarlia, torer ef allan o’r Eglwys. 

Nac ymwnewch ddim â’r personau hyny sydd yn ymyraeth 
ag ysbrydion dewiniaetli, dan yr enwau o “ Fcsmeryddiaeth,” 
“ Electro-Biology,” “ Ysbryd-gnociadau,” “ Bwrdd-symudiad- 
au,” “ Ysgrifen-gyfryngau,” &c. ; canys hwy a dywyllant eich 
meddyliau, ac a’ch arwciniant i ddystryw ; ysbrydion y tywyll- 
wch ydynt, wedi cu gollwng yn rhj’ddion ar y genedlaeth hon, 
oblegid eu drygioni ; a hwy a amlliant yn fwy-fwy ar y ddaear 
hyd ddyfodiad Crist, megys y rhagfynega yr ysgrythyrau. 

• •*••** 

Cyflawn ddiwallwch eicli hunain à phob math o lyfrau ysgol 
buddiol i'ch plant, yngliyd â llyfrau hanesiol a chelfyddydol o 
bob desgrifiad ; cithr gadewch ífug-draethodau a gau-lyfrau ar 
ol i foddio archwaeth lygredig plant y tywyllwch, eneidiau y 
rliai a ymhyfrydant mewn celwyddau a ffug-hanesion, yn fwy 
o lawer nag yn ngwirioneddau mawrion y nef. 

23 [pris ly. 



358 


ODGORN SEIOÎT. 


Boed i’r Ilenuriaid a’r swyddogion bregethu ffydd, editeír- 
wcli, bedydd, ac egwyddorion cyntaf yr Efengyl, a’r cyfryw 
athrawiaethau ag ydynt yn eglur a rliwydd i’w deall ; ae os 
chwennych y bobl ddysgu dirgelion dyfnion y deyrnas, boed 
iddynt gofleidio yr Efengyl, a myncd i fyny i fynydd tŷ yr 
Arglwydd. Os chwennychant ddysgu neillduolion J’riodas 
Nefolaidd, bedyddio dros y meirw, ac athrawiaethau cyffelyb, 
cyfeiriwch hwynt at ein llyfrau argraffedig, yn mha rai y gall- 
ant ddarllen y pethau hyn wrtli eu plescr. Coflwch iiad oes 
genych cliwi amser i bregcthu ac egluro'yr holl bethau hyn i’r 
bobl ; canys danfonodd Duw cliwi i brcgethu edifeirwch ac 
egwyddorion cyntaf iaehawdwriacth ; ac os na dderbynia dyn- 
olryw y pethau hyn, ni fydd y pethau mwyaf o un lles iddynt. 
Dichon y bydd amserau pan fydd genych i amddiffyn eich 
liunain yn ngwyneb ymosodiadau dynion drygionus ar y pync- 
iau hyn; gwnewch, ar amserau felly, megys y cyfarw ydda doeth- 
ineb, a gofalwch i gyssylltu â’ch amddiffyniad y cyfryw eg- 
wyddorion eglur o athrawiaeth, ag a fo yn debyg o wneyd lles 
i’r bobl. Gweision call a ddiiynant gynghoríon da a doeth, ac 
a bregethant trwy ddawn a gallu yr Ysbryd Glân ; eitlir y rtiai 
na sylwant arnynt-, a bregethant eu ffolineb eu hunain mewn 
byfforddiad ac esiampl. 

**•*»•• 

Mae arwyddion yr amseroedd yn ddaroganus, ae yn eglur 
fynegi cwymp y cenedloedd, a dadymchweliad teyrnasocdd, 
amherodraethau, a gwerin-tywodraethau, yn ddarpariadol i 
ddyfodiad Crist, a’i deyrnasiad personol ar y ddaear. Dylai 
pob un o’r Saint, gan liyny, fod yn effro i gyflawni ar frys, ac 
mewn cyfiawndcr, bob dyledswydd a ofynir gauddynt. 

Yn mysg petliau ereill, mae llawer o’r Saint ag nad ydynt yn 
talu y sylw lleiaf i'r hyn a ddywedodd Duw mewn dadguddiad 
a enwir “ Gair Doethinebi’ ymddygant tuag ato yn hollol ddi- 
fater ; îe, gwaeth nà liyny, rhai hyd y nod a fostiant eu 
hanufydd-dod i’r eynghor hwn, ac a chwarddaut braidd am ben 
y sawl a gynnygiant i’w ufyddhau. Druain o tionynt! fe ddaw 
dydd pan y galarant ac y cwynfanant, a hyny hefyd pan fyddo 
yn rhy ddiweddar i adferu bywyd a gam-dreuliwyd ; pan y 
dysga yr angel dinystriol iddynt fod pob gair o eiddo Duw yn 
aieddwi rhywbeti), ac nas gellir esgeuluso un o’i ymadroddion 



DDGORH SEIOS. 


359 


t'f yn ddigosp. Mae yn rliaid eael diwygiad mawr yn mhlìth 
yr lioll 8uint o bartlicd y petli hwn, yn gystal á llawer o bcthau 
ereill, cyn y pallant ddyspwyl inwynhau llawer o fendithion 
nutwrion y dyddiau diwedduf. 

Y mae ereill a gyfonwant eu hunain yn Saint, ag nad ydynt 
yn gweddio yn eu teuluoedd nac yn y dirgel, eitlir yn gyn oered 
á’r gogledd-wjnt, o ran eu dyledswyddau tuag at Dduw, tuag 
at ou teuluoedd, a thuag at yr Eglwys. Gwell fyddai i’r cyf- 
ryw l'od allan o'r Eglwys, nag ynddi ; oblegid Duw a’u chwyda 
allan o’u enau, megys ffrwyth llygrcdig a ddiflasodd. 

Y mae crcill sydd û'u lienwau yn gofrestrcdig yn mysg y 
Saiut, ag yilynt yn meddwl mwy am eu lieiddo nag ara iach- 
awdwriaelli. Dyweda y eyfryw yn cu calonau, “Ni a aroswn 
ychydig cyn yr ymgasglwn i Utali; dichon y gyrir y Saint 
ymaitli etto, ac ni a gollwn ein heiddo, os awn. GaUwn ddweyd 
yn well pa fodd y bydd petliau niewn ychydig o flynyddau i 
ddod; ac os meddyliwn y bydd ein heiddo yn ddiogel, ni a 
unturiwn yno.” Gwae y cyfryw, canys oni edifarliant ar frys, 
hwy a ddinystrir, a'u lieiddo gyda liwynt. Nid y w y fath rag- 
rithwyr cybydcUyd yn deilwng o deyrnas Dduw, nac un o’i 
bendithion, eithr hwy a ant i waered i uirem i gadw cwmni i’r 
gwr goludog, yn lle cael eu casglu i fynwes Abraham gyda 
Lazams dlawd. Mae yn rhaid i'r Saint ddysgu un wers, sef, 
y rliaid i bawb u ddymunant fyned i mewn i cleyrnas Dduw 
foddloni aberthu jiob petli er ei mwyu ; a’r sawl nad yw fodd- 
lawn i wncuthur hyn, a fetha yn ddiau, a'i obcithion a ddiflan- 
ant ac a ddarfyddant. 

Yn olaf, anwyl frodyr, gadcweh i mi eich annog, gyda hoU 
ddifritbldeb gwas gostyngedig i Dduw, yr hwn a ddwys dcimla 
dros eicli iachawdwriaeth, i ymgadw oddiwrth bob drwg — i fod 
yn csiamplau o gyflawnder gerbron Saint a phechaduriaid. 
Darllenwch Lyfr Mormon. a’r dadguddiadau a’r prophwydol- 
iaethau a roddwyd trwy y Prophwyd Joseph, ac ufyddhewch 
i'r unrhyw. Talwth y sylw difrifolaf i gynghorion y Brif Lyw- 
yddiaeth, — i’r Deuddeg, ac i holl awdurdodau ffyddlawn yr 
Eglwys. Gwnewch bob ymdrech er floi o ganol llygredig- 
aetliau y Cenedloedd, ac i gael i chwi eich hunain etifeddiaeth 
dragy wyddol yn mblitli pobl Dduw; canys dydd y drygionus 
a gerddodd yn mhcU— eu haul yn fuan a fachluda yn nghanol 



360 


TDGORN PEION. 


cymylau a thywyllwch dudcw — a nos hirfaith ac cchryslawn 
a’u harosa ; cithr ar y Bawl a ofnant yr Arglwydd. ac a padwant 
ei orchymynion, y cyfyd haul cyfiawnder, a’u dydd a fydd yn 
ogoncddus; canys ni fachluda eulhaul mwyach; a Duw a fydd 
iddynt yn oleuni tragywyddol, jt hwn a lcwj r rcha byth. 

Orson 1‘ratt. 

Wusìtiiiglon, Hycl 1, 1803. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

(Parhari o dud. 353.' 

101. A«n yn awr yn mlaen i ddangos, oddiwrth ddadgudd- 
iadau newyddion, fod y Saint i gael gwybodaeth gyfartal á’r 
Tad a’r Mab. Yn awr o ran yr ydym yn gwybod; mor bell ag 
y preswylia gwirionedd ynom, mor bell â hyny y preswylia y 
Tad a’r Mab ynom. G wrandawer pa betli a ddy wed jt Iesu: 
“ Wclc, plant bychain ydych chwi, ac nis gallwch ddwj-n pob 
pcth yn awr. rhairl i chwi gynnj-ddu mewn grâs ac mewn 
gwybodaeth o’r gwirionedd. Nac ofnwch,blant bj’chain, canys fy 
eiddo i ydych, a mi a orchfygais y byd, ac yr ydych chwi o’r rliai 
hyny a roddes y Tad i mi ; ac ni chollir neb o'r rliai a roddes y 
Tad i mi: a’r Tad a mi un ydym: myfi wyf yn y Tad, a’r Tad 
ynof fi; ac yn gymmaint ag i chwi fy nerbyn i, yr ydych chwi 
ynof fi. a minnau ynoch cliwi; o herwydd paham yr wyf fi 
j-n eich canol, a mi wyf y Bugail da, a maen Israel. Pwy 
hynag a adeilada ar y graig hon ni syrtli byth ; a dyfod mae y 
dydd pan glywoch fy llais, ac y gweloch fi, ac y gwybyddwch 
fy mod i” (Ath. a Chyf., dos. xvii, gwa. 8). Arddangosir ni yn y 
dadguddiad hwn megj-s plant bycliain yn unig, yn analluogetto, 
i ddwyn pob petli, ond a orchymynwyd i gynnyddu mcwn grâs a 
gwirionedd-, a dj-wedwyd yn gymmaint â’n bod wedi ei dder- 
byn Ef, ein bod ynddo Ef, ac Efe ynom ni. Megy6 ag y mae 
y Tad a’r Mab yn cacl eu galw yn Wirionedd, yn gymmaint 
â’n bod ni yn derbyn gwirionedd. maent hwy yn preswylio o'n 
mewn ni. Lle mae ond gradd fychan o oleuni a gwtrionedd yn 
preswylio o’n mewn ni, nid oes ond cj-fran fechan o'r Tad a’r 
Mab yn aros ynom ni; fel y cynnj’ddwn o râs i râs, ac o wir- 
ioncdd i wirionedd, fellj’ yn yr un modd yr ydym yn etifeddu 
mwyfwy o ranauoDduw; a phan y derbjniwn gyflawnder o 


DDOORN 9EHIN. 


3fil 


hob gwirionodd, yna holl gyflawnder Iluw a breswylia ynom, 
sot y Tad u'r Mub. Y cytluwnder o bob gwirioncdd ynom ni 
u’n gwna ni yn Dduwiuu, cyfartal yn inhob petb á dynsodd 
iacthau y Tad u’r Mab; ac nis gullem fod yn auigen nä chyfar- 
tal, cunys Efe y w yr un Duw pa un a breswylia ynom ni, ag y 
sydd yn preswylio ynddynt hwy; yn lle preswylio mewn dau o 
dabarnaclau, o dan yr enwau o Dad a Mab, yna Efe a breswyl- 
ia yn mhabellau ychwanegol y Saint. -A lle bynag y pres- 
wylia Efe mewn cyflawnder, yna byddai o anghenrheidrwydd 
gyfartalwch, mewn doethineb, gallu, gogoniant, a llywodraeth. 

102. Dyfynwn enghraifft arull i ddangos pa fodd mae i ni gyr- 
haedd y cyflawndcr hwn. “A daw oddiamgylch, os byddwch chwi 
yn ffyddlon.chwi adderbyniwcb y cyflawnder o dystiolaeth Ioan. 
Yr wyf yn rhoddi i chwi yr ymadroddion hyn.fel byddo i chwi 
ddeall a gwybod pa fodd i addoli, a pha beth i addoli, fel y 
delech at y Tad yn fy cnw i, ac mcwn aitiser priodol y derbyn- 
ioch o’i gytlawnder Ef; canys os bydd i cliwi gadw fy ngor- 
chymynion, cliwi a dderbyniwch o’i gyflawnder Ef, a chewch 
eich gogoneddu ynof fl. megys yr wyf fi yn y Tad; gan byny, 
nteddaf i chwi, cliwi a ddcrbyniwch rás arn ras’’ (Ath. a Chyf., 
dos. lxxxiii, gwa. 3). Y cyfluwnder sydd i gael ei gyrhaedd ar 
yr antmod o gadw ei orchymynion. Bod i ni dderbyn y cyf- 
lawnder yn yr un ystyr ag y derbyuiodd Efe ef, sydd amlwg 
oddiwrth y ffaitli fel pan dderbyniom ni y fendith bono, yr Iesu 
a ddy wed, fel ein gogonedder ni ynddo Ef fel yr oedd Efe yn y 
Tad. Yn yr ymadrodd nesaf c&wn dystiolaeth gadarnacli etto; 
yr Iesu a ddywed, “ Ioan a ddyg dystiolaeth ant danaf fi, gan 
ddywedyd, Efe a dderbyniodd gyflawnder o wirioncdd, îe, sef o 
bob gwirionedd, ac uid yw un dyn yn derbyn cyflawnder, oni 
cheidw ci orchymynion. Yr hwn a geidw ei orchymynion sydd 
yn derbyn gwirionedd a goleuni, hyd oni ogoneddir ef mewn 
gwirionedd, a gwybodaeth o bob petli.” Mae hyn mor amlwg 
ag y gall iaith ei wneyd. Pan wireddir yr addewid hon, y 
Saint fyddant yn gwybod pob peth fu, sydd, ac a ddaw; ac yna 
ni fydd un bôd rnewn bodoliaeth, a fydd yn mlaen arnynt hwy 
mewn gwybodaeth a doethineb. Drachefn, dywed yr Iesu, 
“Os bydd eich llygad yn syml at fy ugogoniant, eich holl gyrff 
a lenwir à goleuni, ac ni fydd dim tywyllwch ynoch, a’r corff 
hwnw ag sydd wedi ei lanw â goleuni sydd yn amgyffred pob 



362 


rnc.onN seion. 


l>ctli.” Ac etto drnehefn, “ Y dyilil a ddaw pan fydd i rliwi 
amgyfTred hyd y nod Puw ; gan gael eieh bywhau ynddo Ef a 
thrwyddo Ef’(Ath. a Cliyf., dos. vii. gwa. 12, 18). Nid yw yn 
anghcnrheidiol lliosogi ymadrmldion, o herwydd dndguddindau, 
hen a diweddar, ydynt yn llawnion nr y pcn liwn. Digon n 
ddyfynwyd i eglnrhnu y bydd i olcuni y Saint gynnyddu yn 
ddysclaeriach dysclaeriach hyd y perffaith ddidd, nr y cyfryw 
amser cugolcuni fydd lawn, ac nas gall o hyny nllan cynnyddu 
mewn dysclaerdeb. Pa faint mwy boddlonus ydyw i’r meddwl 
i fyfyrio ain filiynnu ar filiynau o fydoedd gogoneddcilig, n 
phob un wedi ei lioblogi gydn myrddiynau o fodau wcdi eu 
llcnwi â lioll gyflawnder Duw neu Wirionedd, nngydyw i fedd- 
wl am danynt oll j'n cynnyddu mewn gwybodaeth, heh bosibl- 
rwydd byth o gyrhaeddyd y eyflawnder yn oes oesoedd. Y 
perffcithrwydd a’r cyfartaledd hyn mewn gwybodaeth yn 
inhlith y Duwiau o bob oesau a bydoedd, a wasannetha i gyn- 
nyrchu perffaith unoliacth yn eu mysg hwynt oll. Gan gael 
cyfartal wybodacth, cawsent wrtli gwrs gyfartal ddoethineb a 
chyfiirtal allu, a gweithredent gyda'r undeb perfleithiaf, a 
chyssondeb, a chynghanedd yn mliob pcth. Ond pa nnliaws- 
dcrau afrwydd a dyryswch n fyddni, pc gwahaniaethent mewn 
gwybodaeth, a’r oll o honynt yn cynnyddu. Yr unoliaeth, mor 
anghcnrhcidiol er heddwch a thrcfn dda y hydoodd nefol. nis 
gallasai fodoli; un o ddiffyg gwybodaeth ofynol a ddadwnelai 
yr hyn ag oedd arall o uwcli gwybodaeth wedi ei wneyd; ar yr 
egwyddor gynnyddol, nis gallent byth gacl eu gwncyd yn ber- 
fTaith yn uii, yn oes oesoedd. Fel hyn profiisom yn helaeth fod 
galluocdd dyn nid yn unig yn dragywydd, ond yn anfeidrol 
103. Maintiolaeth annhcrfynol defnydd hunan symudol, 
dcallgar, yn meddiannu galluoedd annhcrfynol, ac yn bodoli yn 
dragywyddol, rhaid y bu yn ymrwymedig mewn rhes ddiddiw- 
edd o weithrediadau. Nid yw o bwys pa mor bell y gallwn 
ni, yn amgyffred ein meddyliau, fyned yn ol i ddyfnderoedd 
diddiwedd y parhad a fu, yr ydym etto yn rhwymedig i ganiat- 
âu, fod pob mymryn o ddcfnydd ag sydd yn awr yn liodoli, ei 
fbd yn bodoli y pryd hyny ; ci fod y pryd hyny yn alluog o 
himan-gyflTroad; ei fod y pryd hynj' yn alluog i ymarferiad 
galluocdd tragywyddol ei natur, nc o fyncdiad yn mlaen a 
tliuag i fyuy, hyd oni fyddni yn bcrffaith yn holl gyflawnder 



CDCOHN BEION. 


363 


4oetliinch, BwyboOaelh, a Rwirionedd. Hlies ddiddiwedd o 
wcithrediadau a wrthyd wcithrediad cyntaf. Os yr ympym- 
inerir i fod cyfnod pnn y declireuai defuydd pyntaf weithrcdu, 
yna y dilyniad olynol o weithrediadau a fyildent yn derfynol. 
ac nid yn ddiddiwcdd, ac yno y buasai ]mrhad diddiwedd yn 
rhapflaenu y weithred gyntaf hono, yn ystod pa un, pob peth 
a fuaaai mewn aefyllfa gysgiedig, neu sefyDfa o lonyddwch 
hollol. I dybicd fod lioll ddcfnydiliau ysbrydol y bydyssawd, 
pa rai ydynt yn awr mor nerthol a bywiog, wedi bod unwaith 
mown Uonyddwch tragywyddol, a ymddangosai yn wrtliun yn 
y gradd uehelaf. Mae pob peth yn awr rocwn cyffroad ; pob 
pctli sydd yn fywiog i'r eithaf: pob peth sydd yn gweithredu 
odan ryw dileddf, neu yn cael cu tywysgan ryw gyinhelliad 
lU'U cwylly». Y fath beth á tnyinryn neu ddefnydd anweithgar 
«ydd anadnabyddus yn y bydyssawd. Os y bodolmld pob 
defnydd unwaitli yn dragywyddol licb fod nicwn gweithrediad, 
pa beth a barodd iddo wneyd yr ymdrech gyntaf? I’a foilil y 
dacth y inrmryn cyntaf i symud ei hun? l'ahain, wedi di- 
ddiwcdd gyfnod a fu, y durfu iddo un amscr ar unwaith i ben- 
derfynu i symud? l'aliam y gwnelni defnyddinu medilyliol. 
deallgar, galluog o hunan-gyflroad, fodoli er |«ib tragywyddol- 
deb, heb yinurfcr eu eymhwysdcrau? Nid neb, gau hyny, ar 
ystyriaeth ileg, a all dybied am un foment, fod dechrcuad i 
wncuthuriadau a gweithrediadau sylwedd. Nis gallasai fod 
gweithrediad cyntaf ncu wncuthuriad cyntaf. Olyniad gweitli- 
rediadau a gwneutlmriadau rliaid y buont yn ddiddiwcdd. 

104. Weili dangos yn yr ymadrodd blaenorol, fod yn rliaid y bu 
rhes ddiddiwedd o wucutliuriadau yn nihlith defnyddiau deallgar 
ac hunan-symudol natur, ymofynwn yn nesaf i natur y gweith- 
rcdiadau rhai'n. V gwcithrediaduu rhai’n a allasent fod yn 
ddirfawr syml, neu gallasent fod yn gudd ac anamlwg, yn eu 
natur: gallasent fod yn effiiith pob rhyw un mymryn yn 
gweithredu ar aiitur o dan neb rliyw gyfundrefn neillduol o 
•gyfreithiau, neu gallas nt fod yn ganlyniadau o gyduniad pen- 
tyrau mawrion o sylweddau yn gwcithredu o dan gyfreithiau 
doetli a synwyrol : gallasent fod wedi gweithredu mewn cyflwr 
anghorfluledig, neu gallasent fod wedi gweithredu mewn 
«efyllfa bydoedd ymgorfloledig, a dynsoddiaetliau, a bodau, 
rywbcth yn debyg i'r byu sydd yu awr yn bodoli. Gwneu- 



364 


CDGO&N SEION. 


tliuriadau syml ar antur heb gyfraith, a arddangosai ond gradd 
fechan o ddealltwriacth; tra y gwnelai y gwncuthuriadau o’r 
fath sydd yn awr yn bodoli, ddangos rhy wbeth sydd a chanddo 
ddoethineb, gwybodaeth, a gallu anfeidrol; mewn geiriau 
ereill, profai y bodoliaeth o Dduw. Os bu y rhesi diddiwedd 
hyn o wneuthuriadau bob amser yn cael eu tywya gan yr un 
doethineb ar gallu pa un sydd yn awr yn hynodi gweithred- 
oedd y bydyssawd, yna rliaid y bu bob amser gyflawnder o 
wybodaeth a gwirionedd yn bodoli yn rhywle, uaill ai mewn 
sylweddau coröbledig neu anghorffoledig. Nis gallwn brofi 
oddiwrth ymddangosiadau presennol natur, y bodolai Duw bob 
amser. Yr arddangosiadau presennol o eiddo natur yn unig a 
brofant fod Duw yn awr yn bodoli, ac y bodolai Duw am lawer 
o oesau a aethant heibio, yr hyn a brofir yn eglur gan ei weith- 
redoedd, Uawer o ba rai a ellir brofi eu bod yn llawer o filoedd 
o flynyddoedd o oed. Ond pan awn yn ol i oesoedd mwy pell- 
enig etto mewn henafiaeth, nid yw natur yn ein hysbysu pa 
un a oedd yn yr oesoedd hyny Dduw a chanddo gyflawnder 
gwybodaeth neu nad oedd. Cawsom ein hysbysu yn yr yrnad- 
roddiou rbagflaenol, fod dynion trwy ufydd-dod yn cyrhaedd 
cyflawnder o bob gwybodaeth, a dyfod yn Dduwiau. Yn awr, 
y mae amser cyn y cyrhaeddo y naill ddyn y cyflawnder hwn 
pa un a’i gwna ef yn Dduw. Duwiau dynsoddol, ynte, sydd â 
chanddynt ddechreuad : bodolant yn gyntaf megys ysbrydion, 
yna mcgys dynion wedi eu gwisgo â chnawd marwol, yna 
megys Duwiau wedi eu gwisgo â phabeUau anfarwol Os gaU 
un IJuw gael dechreuad, y gofyniad a gyfyd, Ai ni allai yr holl 
Dduwiau ereill fod wedi cael dechreuad? Gwneuthuriadau ac 
ymddangosiadau y bydyssawd yn unig sydd yn ein dysgu y 
bodolai Duw dros ychydig o oesau a aethant heibio; ac os na 
chawsom un goleuni aralL y gofyniad a ddelai yn naturiol 
iawn, ai nid oedd Duw cyntaf ? Ac os feUy, ar ba gyfnod o 
amser y cyrhaeddodd efe i gyflawnder gwirionedd, a dyfod yn 
Dduw? Pa beth ydoedd sefyllfa y bydyssawd cyn i un o syl- 
weddau natur gyrhaedd y cyflawnder hwn? Yn absennoldeb 
dadguddiad gyda golwg ar dragywyddoldeb blaenorol Duw, y 
fath ofyniadau á’r rhai blaenorol yn annocheladwy a gyfodent 
yn y meddwl. 

105. Os bu cyfuod erioed pan nad oedd dim un o sylweddau 



DDGOHN SIIU5. 


36S 


Datur wcdi mcddiannu cyflawndcr o wirionedd, yna yn flaen- 
orol i’r cyfnod hwnw, gallasai y bydyssawd fod wcdi cael ei 
lywodraetliu gun ddeddfuu is ná'r cyfryw ]ia rai y mae yn awr 
yn eu cyrliaeddyd. Ond ymddcngys yn gwbl annhebygol fod 
yn mhlith maintiolacth annhcrfynol o ddcfnyddiau, yn mcdd- 
iannu galluocdd annhcrfynol, na fuasai yno ncb pa rai a fuasent 
wedi perlleithio eu hunain mewn gwybodaeth a gwirionedd, er 
cu bod wedi cael parhad diddiwcdd yn yr hwn y gallascnt fod 
wedi ci gyflawui. Ymddeugys yn Uawcr mwy cysson i gredu 
fod gwyboducth anuherfynol er tragy wyddoldcb wcdi bodoli yn 
rliywlc, naill ai rncwn dynsoddiacthau ymgorflblcdig ncu mcwn 
dcfnyddiau anghorflbledig. 

lüti. Cawn yn uwr brofl, wrtli ddadguddiad a roddwyd trwy 
Joneph, y GweleJydJ, y bu Duw er jiob tragywyddoldeb, ncu 
mewn gciriau ercill, fod IIuw yr hwn crioed ni chafodd ddech- 
reuud. Mac un dodguddiad yn dechreu fel hyn: — “Gwran- 
dcwcli a rhoddwch glust i lais yr hwn sydd o Iwb Trayywyddol- 
deb i bob tragywyddoldeb, yr Ydwyf Mawr, sef Iesu Grist, 
goleuni a bywyd y byd" (Ath. a Chyf., dos. lix, gwa. 1). Dyma 
brawl' pcndont, ynte, fod Icsu Grist er ]>ob Trugywyddoldeb. 
Yr ydyui yn wybodus fod rliai yn ystyried y geiriuu “ pob Tra- 
gywyddoldeb” a chauddynt gyfciriad at gyfnod derfynol o 
auiser. Y cyfryw a dybiant y bu llawcr o dragywyddoldcbau 
yn olynol y naill i'r Uall : os yw y dyb hon yn gywir, yna y 
cyfnod a fyncgir gan y geiriau “ o bob Tragywyddoldeb,” nis 
gallai fod heb ddechreuad. Ond mae yn amlwg i’u meddwl, 
fod y geiriau wedi cu bwriadu i drosglwyddo y mcddylrith am 
y parhad diddiwedd u fu; neu mewu geiriau ereill, parhad heb 
ddcchreuad iddo, pan yn llelaru mewu cyfeiriad at y goleuni 
a’r gwirionedd a breswyliai ynddo Ef. Mai hyn yvr y gwir 
feddylrith afwriadwyd i gael ei drosglwyddo, sydd amlwgoddi- 
wrth dracthiudau creill Crist, un o ba rai sydd yn darllen fel y 
canlyn : — “ Gwrandewch ar lais Icsu Grist. eicli Tryniawdwr, 
yr Ydwyf Mawr, yr hwn y mae braich ei drugaredd wedi 
gwncyd Iawu dros eich pcchodau.” Itn mhlitli y petbau a 
eglurwyd yn y dadguddiad hwn, yr Iesu a ddywed, “ I mi fy 
hun nid oes diwedd ar fy ngweithredoedd, na dechheuad 
chwaith” (Ath. a Cliyf., dos. x, gwa. 1, 8). Nis galliaith brofi 
yn amlycach fod Iesu Grist heb ddechreuad. Ei weitliredoedd 



DDGORN SEION. 


366 

“syd<l licl> ddiwedd, na dechrcuad chwaith.” N1 fu crioci 
pyfnod pryd y dechreuodd Iesu Grist ei waith : ni fu crioed y 
pwaith eyntnf a gyflawnodd Efe. Rhesi hcb ddechreuad nis 
gallant fod ag anifcr nmtaf iddynt. Tr olyniad a aeth hcibio 
o weithredoedd diddiwcdd, sydd o anghenrhcidrwydd yn 
gwrtliod gwaith rytitnf. Megys nas gallasai gweithred gyntaf 
fod, dcngys yn y modd amlycaf y rliaid fod Iesu Grist wedi 
bodoli yn yspaid olyniad diddiwedd o ocsau, ac yna nas gallas- 
ai fod oes gyntaf ei fodoliaeth. T bodoliaeth diddiwedd hwn a 
aeth lieibio o eiddo Crist sydd â chanddo gyfeiriad at y cyf- 
lawnder o wirionedd, a goleuni, a gwybodacth, pa rai sydd yn 
awr yn preswylio yn ei ddynsawd. Y galluoedd rhni’n a ddyn- 
soddir, ac a elwir yn Dduw : nid oes dechreuad gan y rhai hyn, 
tra yr oedd gan ei dtìynsawd ddcchrcuad yn ei gyflwr ymgorfF- 
oledig, gan fod yn “ Gyntaf-anedig pob crcadur ” Galluoedd 
Iesu Grist, neu mewn geiriau ercill, y cyflawnder o wirionedd, 
a fodolcnt am oesoedd didcrfyn cyn i'w ddynsawd gael ei 
ffurflo. Cyn i porfT neu ddynsoddiaeth CrÌ6t gael ei eni yn y 
byd nefol, yr ocdd bydoedd aneirif mewn bodoliacth, a phob un 
wcdi ei bòblogi â myrddiynau o ddynsoddiacthau, a phob un 
wcdi ei lcnwi â holl gyflawnder Icsu Grist, ncu gyflawnder o 
wirionedd, yr hwn a elwir wrth ainrywiol enwau. mcgys Duw, 
yr Ydwyf Mawr, y Tad. y Mab, Icsu Grist, &e. Yr holl 
enwau hyn, yn gystal á’r rhagenwau dynsoddol Efe, Ei, ac Ef. 
a gymhwysir at y Cyflawnber o 1Yirh.nf.dd, lle bynag y 
gall breswylio, pa un ai mcwn un babtil neu mcwn miliynau 
dirifedi. Y Duw Mawr hwn — y Cyflawnder o Wirionedd. 
a brcswylio yn yr holl fydoedd ar yr un meidyn — a all fod yn 
brcscnnol yn mhob lle — a all fod yn mhob peth, ac oddiam- 
gylch ogylch pob peth, a thrwy bob pcth. Efe sydd yn nyn- 
eoddiacth y Tad; Efe sydd yn nynsoddiaeth y Mab ; Efe a 
fydd yn nynsoddiaeth.au ci lioll Saint, pan y dcrbyniont hwy 
o’i gyflawr.dcr Ef; ac mcwn gair, Efe yw yr unig fywiol a'r 
gwir Dduw, ac hebddo Ef nid oes Duw : Efe yw yr unig 
Dduw a addolwyd gan y eyfiawnion yn mhob byd; oblcgid y 
mae Efc yn bodoli yn yr holl fydocdd, ac yn preswylio yn ei 
holl gyflawnder mewn miliynau aneirif o babcllau. Nid oes 
iddo ddechreuad, nid oes ychwaith ddechreuad i’w waitb, ond 
y mac dechreuad i bob un o’i babellau ymgorffoledig; pob 


rnfiOR’» RF.IOH. 


367 


ynbryil unipnl n ymfrorffolwyii allun o clfcnau dcfnytld 
Tibrydol. 

(l'u- Itarhaa.) 

Çyj'. I). E. Jonkr. 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

(P«ibai1 o dud. 318.] 

Cariad n tlilylni fod y penaf cpwytldor rbcolciddiad yn mhob 
IlywiHlrncthnu teuluol. Nid oes pcrygl i’r gwalmnol acliulnu 
mcwn tculu (jnru y nnill y nnill y llallyn ormod. Dylent garu 
y naill y llall gyda'u holl gnlotinii. n bod yn cwyllyRgnr, os gof- 
ynol, i roddi cu bywydau dros cu gilydd. Duw cariad yw, ac 
Efc ydyw y ffynnoncll fuwr o'r hon y dwg bodnu yr holl fyd- 
ocdd y briodoledd ncfol hon : lii ddylifa allan yn ffrydiau an- 
nhcrfynol. gnn gyfrnnu llnwcnydd a dcdwydilwch i’r holl fyd- 
yssawd, mor boll ag ei dcrbynir, ci mnethir, nc ei meithrinir 
gan fodau deallawl. Cariad, fcl pob rhoddion crcill o eiddo 
Duw, a cllir ci wrtcitliio n’i gynnyddu, ncu gcllir ci csgculuso 
a'i lcilinu : y niac yn ddarostyngedig i uwch-rcolau y cyn- 
neddfuu ercill o eiddo y meddwl : nid yw cgwyddor o’r fath ag 
a ddarluiiir yn fynych tncwn ffug-dracthodau, yn gweithredu 
yn nnwrthwyncbol, gun orfudi hoU alluocdd crcill y meddwl i 
ddarostyngiad. Y carind n fcdd y rhywiau at eu gilydd a 
ymblanwyd o'u mewn ganddo Ef yr hwn sydd I>duw cariad. 
Mac Duw yn goruwch-reoli y brioilolcdil lion o’i natur yn gyf- 
unol & doethincb, cyfiawnder. trugaredd, a phob priodoledd 
arnll a fcdd Ef. Efe a ragnododd ddcddfau cr llywodraeth i’w 
briodoliacthau ci hun ; ac nid yw Ef fyth yn goddef i'w liunan 
garu yr hyn eydd (ìdrwg ncu bcchadurus, ond bob ainser yn 
caru yr hyn eydd dda, a rhinwcddol, ac uniawn : felly hcfyd y 
dvlai dyn oruw» li-rcoli ci gariad gyda phriodoliaethau ci natur, 
yn gytunol â’r dcddfau a roddodd Duw, a pheidio goddef ei hun 
byth i garu unrhyw bctli drwg, neu a waharddo Duw. 

Dvlai dyn garu vr holl wragcdd a ddichon Duw cu rhoddi 
iddo gyda pherffaith gariad: annichonadwy ydyw iddo eu caru 
yn rhy dda, a gofalu y cyssonir ac y goruwcli-reolir ci gariad 
mewn pob petli yn gyfunol â’r gyfraith o gyfiawnder. Ond a 
fedr dyn garu ychwaneg nag un wraig gyda’i holl galon ? Medr, 



3G8 


BDGORN SEtON. 


cfc a all garu pob uu a ryild Duw iddo ef gyda'i lioll galon ; a 
phe byddai ganddo gant, efe a all eu caru oll gyda’r un ang- 
erddolder ag y carai un. Mae yn wir, nis gallai roddi yr un 
sylw i gant ag a allni i un; ni chodai hyn oddiar cisieu cariad, 
eithr byddai oddiwrth natur yr amgylchiadau. üs oes gan 
ddyn ddwsin o blaut, medr garu pob un o honynt yn ogym- 
maint ag y câr ef un ; ond nis gnll dalu yr un fath sylw i lios- 
ogrwydd plant ag a ddichon i un; nid yw liyny o herwydd fod 
ei gariad yn ymranedig neu wedi ci wanhau gan y nifcroedd, 
ond y mae o hcrwydd yr amgylchiadau. l’e na roddasai Duw 
i ddyn ond un wraig, buasai yn ddyledswydd arno i'w charu 
gyda’i lioll galon, ac ni buasai ganddo y fraint o garu unrhyw 
fenyw arall megys gwraig. Eithr os cyunysgaetha Duw lios- 
ogrwydd o wragedd ar ddyn, byddai yn bechadurus iddo beidio 
caru pob un gyda pherflaith gariad, ond iddynt fod oll yn gyf- 
fartal deilwng o’i gariad. Mac Duw yn caru plant dynion yn 
gyfunol â’u gwcithrcdoedd, ncu yn unol â'r ansoddion daionus a 
genfydd Efe ynddynt hwy: y rliai liyny & wnant y goreu, a 
gar Ef yn oreu; os gwnant hwy yn gyfartal dda, efe a’u car yn 
gyfartal. Dylai dyn gael ei arferyd gyda’r unrhyw egwyddor; 
dylai farnu mewn cyfiawnder ain gymhwysderau a dymuniad- 
au da ei deulu, a dylai garu yn oreu y rliai llyny a wnant yn 
orcu. Ac os cyfeilioma ueb o’i dculu, dylai eu caru o hyd yr 
un fath ag y càr Duw ei deulu, er y dicbon iddynt weithiau 
gyfeiliorni a myned ar ddidro. Mae Duw yn caru ei deulu, 
nid am eu cyfeiliornadau a phecliodau, ond o herwydd ei fod 
Ef yn gwcled fod ansoddion da yn bodoli ynddynt, a chais eu 
hachub hwynt oddiwrth eu pechodau. Felly y dylai dyn garu 
ei wragedd, nid am eu ffaeleddau a'u hanmherfleithderau, ond 
oblegid y rhoes Duw hwynt iddo ef, ac oblegid cu bod liwy, ar 
y cyfan, yn dymuno gwneuthur yn iawn; gan liyny, dylai ef 
eu caru, a cheisio eu hachub hwynt oddiwrtli eu flaeleddau ; ac 
ni ddylai bytli garu uu yn fwy nâ’r llall, oddigerth iddynt ei 
haeddu. 

Gan fod y dyn yn sefyll wrth ben ei deulu, ei ddyl- 
edswydd yw yrnofyn yn ddyfal am ddoethineb, i wybod y 
modd i lywodraethu ei deulu yn gytunol ag ewyllys Duw. 
Dichon i aingylchiadau fod y fatli weithiau, ag i beri iddo 
roddi ei sylwadau dros amser yn fwy cyflawn ar ranau penodol 


TOOOBI* SEIOM. 


369 


o’i dculu nap ar croill; pnll hyn r<kIì nid oddinr hleidgarwrh 
nen fwy cariad panddo at un uwchlaw arall, ond dichon i’w 
farn ncu anigylchindnu cylchynol ci ddarbwyllo mai hyn fyddai 
y dull doethaf. Amser nrall. dichon iddo, cfallai, droi ei syl- 
wnduu yn wrthwyneliol, ac yn yinddangosyn fwy plcidiul tuag 
at y rhai hyny yr ymddangoso<ld dros dro yn cu hespeuluso. 
Yn yr holl bcthau hyn. dylni pwr pacl ei arwain pan ei farn ei 
hun, yn oleucdip gan ysbryd y (ìwirinnedd. Ac yn y pcthau 
hyn ni wcddai fod ganddngyfreithinu llymdost, sefydlog, anp- 
hyfnewidiol, fel ciddo y Mcdiaid a'r l’crsiaid. Gan belled y 
mae a wnelo egwyildorion mawrion eyfiawnder, dylai ci fod yn 
scfydlog ac ansymudadwy; cithr mewn pcrthynas i'w ymddyp- 
iad yn ei drafislaetli feunyddiol, a'i pyssylltiadau tculuol, ni 
ddylai rapnodi unrhyw rcolau a’i porfisla i ymddwyn j-n ddi- 
droad mcwn ffordd bcnodoL Dylai hyn gael ci adncl i am- 
gylchiadau a’r ddoethinch sydil ganddo i’w pyfarwyddo a’i 
oruwch-reoli ; a dylai gwragcdd a pldant fod yn berflaith 
foddlawn i pael pcn y tculu i fod yn bcn mewn gwirionedd, a 
gwneutlmr fel yr ymddanposo oreu iddo cf ; ac fel y cryb- 
wyllasom cisocs, os cyfciliorna pen y tculu mcwr. rhyw olyg- 
iadau. gwell ydyw ymollwng i'w ewyllys ef nâ chodi mewn 
gwrthryfel yn crhyn y drcfn o lywodraeth dculuol a sefydlodd 
Duw. Os arferir gormod pleidgarwch, ac os dygwydd unrhyw 
drais gwarthus ar cgwyildorion uniondeb, y mae awdurdodan 
ereill a fedrant reolciddio y gwr; oblcgiil nid yw hyn yn hawl 
y gwragedd a'r plant ; nid oes iddynt hwy gyfarwyddo y pen, 
cithr i weddio dros a gwcinidogacthu i’r pen, fel, efallai, trwy 
eu caredigrwydd a’u haddfwynder hwynt, y dichon i’r pen 
gael ci ddylanwadu at wneuthur yn uniawn. Dylai cariad 
cydgyfranopol fodoli rliwng pwr a’i wragcdd; oblegid heb hyD, 
nis gellir cynnal trefn Duw o lywodraeth deuluaidd. 

Ond a fedr amryw wragedd garu un a'r unrhyw ddyn fel eu 
pwr ? Medrant, os ymddyga ef atynt mewn ffordd i deilyngu 
cu hymddiried a chariad. Nid oes mwy anhawsder i amryw 
fenywod garu un gwr, nag y sydd i amryw bersonau garu ein 
Harglwydd a’n Gwaredwr. Duw yw awdwr cariad rhywiog- 
aetliol neu gydweddog, yr un fath ag y mae i bob math arall o 
gariad pur ; ac os cyfuna Efe amryw fenywod i un dyn yn 
rhwymau cyssegredig priodas, eu dyledswydd hwy ydyw gwr 



370 


CDGOBN 9EION. 


teithio a chynnyddu yr egwyddor nefol o gariad pur tuag at y 
gwr, ncs y carant ef â’u lioll galonau, hyd y nod fely caraut 
Oduw ; a dylai ef cu caru hwythau yn ol, fel y mae ef yn caru 
Ouw. Nid oes drwg mewn cariad ; ond y mae Uawer o 
ddrwg yn tarddu oddiar dditfyg cariad. Ni ddylai un fenyw 
gael ei liuno mewn priodas gyda dyn oddigerth fod ganddi ryw 
gariad ato; ac os yw yn ei garu i radd fechan, mae hyn yn 
beth sydd alluadwy ci gynnyddu i berffeithrwydd. Unrhyw 
fenyw sydd yn caru cyfiawnder, a fedr ac y mae yn caru dyn 
sydd yn gweithredu cyfiawnder; a hi a fedr, trwy wrteithio y 
cariad hwn, fod yn ddedwydd yn ei gymdeitlms, megys cyfaiU 
ac megys brawd ; a phe wedi ei huno ag ef mewn priodas, hi 
a fedrai ei garu mcgys gwr, ac os byddai ef deilwng, gellid 
cynuyddu ei chariad tuag ato hyd i'r dydd perffaith. Felly y 
mae gyda dyn. Nid ocs fenyw gyfiawn a da yn Eglwys Ddnw 
ond a gcrir gan ddyn cyfiawn fel cyfeilles a cliwaer; a phe 
byddai wcdi ei uno yn gyfreithlawn â lii mewn priodas, medrai 
ei cliaru fel ei wraig; a'r cariad hwn, trwy wrtaith a charedig- 
rwydd cydgyfranogol, a dyfai yn gryfach ac yn gryfach, hyd 
ncsy byddent wedi eu perfiiithio mewn cariad. 

Ond ai ni all menyw garu llawcr o ddynion yn gystadl ag y 
gall dyn garu Uawer o wragedd ? Atebwn, fod cariad o dan 
oruwch-reolaeth y naill a'r UaU o’r rhywiogaethau ; goruch- 
wylwyr ydynt yn ngwrteithiad ac yn ymarferiad y nwyd lion, 
yr un fath ag yn ngwrteithiad ac ymarferiad o’r hoU briodol- 
iaethau erciU o'u natur. Nid oes gan ddyn hawl i garu unrhyw 
fenyw fel ci wraig, oddigerth i Dduw ei rhoddi hi iddo mewn 
priodas; mae ganddo allu, megys goruchwylydd, i derfynu ei 
gariad Ue mae Duw yn ei derfynu ; ac os â efe dros y terfynau 
hyny, y mac yn troseddu. Felly, yr un modd, terfynir menyw 
gan gyfraith Duw i un gwr; ac nid oes ganddi hawl i oddef i’w 
chariad fyned y tu liwnt i’r terfyuau hyny. Mae ei chariad o 
dan reoleiddiad ei goruchwyliaeth, a rhaid iddo gael ei gyfyngu 
lle ei cyfyngir gan gyfraith Duw, onide mae yno droseddiad. 
Mae dyn yn earu llawer o wragedd, am fod Duw yn rhoddi 
iddo lawcr, a gofynir iddo eu caru hwynt neu ddyfod yn dros- 
eddwr. Fe gofynasai Duw i fenyw gael Uawer o wyr, neu 
ganiatau iddi liosogrwydd, yna buasai yn ddyledswydd iddi 
wrleithio yr egwyddor o gariad atynt oll : ond ni byddai hyny 


rncr.Hs «f.io*. 


371 ’ 


yn betli hnwjd, oddigerth gwncutliur y fenyw yn bcn y teulu; 
n herwydd nis gall un wnsanaethu dau feistr. Ac, fel y inae’r 
gwr yn sefyll mcgys yn feistr y tŷ, pe byddoi gnn fenyw ddau 
wr neu feistri, byddai yn sier, yn unol û geirinu Crist, “ogasâu 
y naill a chnru y Uall," obìegid nns gnll un gnru a gwasnnaethu 
dnu feistr; eithr gnll dnu gnru nn nicistr; îe, gall cant o wrag- 
edd garu un meistr neu wr, o herwydd ef yw eu pen, hyd y 
nod fel mai Crist yw y Meistr mawr a Phen yr líglwys. Fel y 
niae Crist yn un, ac efe yw y Priodfab mawr, wedi ci briodi i 
lawer, felly liefyd y dyu, yn un gwr, un priodfab, a ellir ei 
brimii i lawer. Mcgys y mac priodasferch Crist yn cynnwys 
lliosogrwydd persenau, felly y dielion i briodnsferch pob un o’i 
ITyddlon weision gynnwys lliosogrwydd personau. Dylai 
priodasferch Crist, er yn lliosogrwydd personnu, fod yn un 
mewn ysbryd, mewn cariud. ac mewn gweitbredoedd da ; feUy 
yr un modd priodasferch pob un o’i weision, pa ntor liosog 
bynag o bersonau,a dyleut fod yn berlTaith un yn eu cariad ac 
undcb ysbryd. 

Betli a all fod yn fwy ncfolnidd a thcbyg i Dduw nâ gwcled 
teulu inwn rcoleiddiol, yn cael eu llywodrnethu rnewn doeth- 
ineb a chyfinwnder. V mae yn ddechreund nefoedd ar y 
ddaear ! Y niac yn ymgorffoliad a fwriadwyd i fod yn dragy- 
wyddol! Dangosir y cyntaf-anedig yn yr ysgrythyr megys 
dechreuad nerth un ; pa faint mwy a fydd ei nerth pan fyddo 
ganddo niferi mawr o wragedd a plilant! Gosodir sylfaen y 
pryd hyny i deyrnas batriarchnidd, yr hon a gynnyddir mcwn 
niferi heb ddiwedd, dros yr hon y teymasa am byth. Mor 
fawr y rheswm sydd gan y fath ddyn i lawenychu ! Mor ddi- 
olchgar y dylai ef fod am y gwragedd a roddodd Duw iddo ef, 
trwy y rhai y dichun cf liosogi ei had fel sèr y nef! Y fath 
lawenydd a dedwyddwch a raid ei fod iddo ef garu teulu mor 
liosog, a gwybod y cerir ef yn ol ganddynt hwythau! 

(J'w barhau ) CyJ'. Robyx Ddd. 


AMIJYWIAETIIAU, &c. 

Newyddiom o’iî Dyi frym. — Llythyr a phapyrau oddiyno, 
dyddicdig Hyd. 1, a’n hysbysant nad oes dim neillduol pellach 
wedi cymmeryd lle o bartlied i’r ludiaid, ond fod pump o honynt 



372 


rCGORN SEION. 


■wcdi eu lladcl, a lnryttiau wedi lladd un o’r Saint pan yn gwylio. 
Ar y cyfan, inae yr Indiaid wedi bod yn dra llonydd yr wyth- 
nosau diweddaf, ond eu bod yn lladrata ycbydig o ŷd, &c. Dy- 
wedir fod y cnydau yn doreithiog, yr iechyd yn dda, a phob 
llwyddiant tymmorol ac ysbrydol yn, dilyn y Saint. Òs bydd 
y gauaf hwn yn fwynaidd, tebygol y gorphenir y mur oddiam- 
gylch y Dernl, yn gystal â’r mur pridd a’r ffos oddiamgylch y 
ddinas; wrtli yr hyn waith, a phob gwaith arall, mae y brodyr 
yn dra diwyd a by wiog. Dysgwylid yr lioll ymfudwyr i mewn 
cyn canol Hydref. Cyrhaeddodd A. W. Iîabbit, Ysw., Ysgrif- 
enydd Tiriogaeth Utah, ar y 26ain o Fedi. Yr oedd y Llyw- 
ydd Young wedi cynnyrchu grawnwin hyfryd iawn, ac win- 
wynyn yn 18 modfedd o amgylchedd, ynghyd â pheaches o’r 
fath oreu. 

Cofiwcu boh amser, “fod ymddyddanion drwg yn llygru 
moesau da.” Mae cyfeillach yn gadael ei hargrafT er Ues neu 
er niwed yn wastadol. Alecsander Fawr a ddysgodd feddwi 
gan Leonides; a Nero a ddysgodd greulonder gan ei eUliwr. 

Uniondeb ewyllys sydd fwy o addurn a pherffeithrwydd nâ 
dealldwriaeth godidog; ac er mwyn bod yn nefolaidd dda, y 
mae yn fwy gwerthfawr nag unrhyw ddoetliineb neu wybod- 
aeth arall. 

PROFIAD T BARDD. 

Yn ndaen yr af heb ofni dim, 

A Duw yn noddwr anwyl im’; 

Yn nghanol hyll gynUwynion byd, 

Am Seion mae fy nghân o hyd. 

Nid oes yn helw uffcrn erch, 

Un gallu byth a ladd fy serch ; 

Tra cyfraith Duw yn llanw ’mron, 

I Seion canu wnaf yn llon. Dewi Elfed. 


Taliadau o Tach. 25 hyd Rhag. 1. — GorUewin Morgan- 
wg, £5; Sir Ddinbych, £1; Pontytypridd, 5s 6c ; Llanfabon, 
7s 9c; Aberdar, lls 6c; Georgetown, 5s 6c. — Cyfanswm, 
£7 lOs 3c. 


CYNNWYSIAD. 


Oyfyniadan o Ail Epistol Orson Pratt 3S7 

Cyii-fodoldeb Dyu 360 

Priodas Nefolaidd 367 

Amrywiacthau, &c «... 372 


MERTHYR-TYDFIL : 

ARGR4FFWYD A CHYHOEPDWYD OAIt I. DAYTS, GEOECBTOWN- 



UDGOltN SEION, 

NIU 

c^Cl Clt )> Ŵtltt. 


Rhip. 24.] RHAGFYR 10, 1353. [Cyf. VI. 


CYN-FODOLDEB DYN. 

[Parliad o dnd. 3C7.] 

107. Wedi prnli fod losu Grist, neu Gyflairnder Gwirionedd, 
yn ddiddeclireuad, ymofynwn yn nesaf, Pa un :i fu yn bod bob 
amser ddynsoddiaetbau yn mba rai y preswyliai y cyflawnder 
bwn? neu pa un a breswyliodd byn neu Efe mewn mymrynau 
angborflbledig dcfnydd cyn i unrbyw ddynsoddiaetb.au gael eu 
flurfio ? Mne y gofyniadnu rliai'n yn bytrach yn ddyrus i’w 
liateb. Mae yn dra thebyg, y bu er pob tragywyddoldeb 
oddeutu yr un fath ag yn brcsennol; y bu olyniad diddiwedd 
o sylweddau, yn gorffoledig ac angliorffoledig, pa rai a ddyr- 
chafwyd ae a ogoncddwyd, ac a dderbyniasant gyflawnder. Y 
mae yn hollol debygol, y bu olyniad diddiwcdd o fydoedd, ac 
olyniad diddiwedd o breswylwyr a boblogasant y bydoedd 
liyny. Os felly, yna nis gallasai fod byd cyntaf, neu ddynsawd 
cyntaf. Er y caffai pob byd, a phob dynsawd ddechreuad, etto 
ni fyddai deehreuad i arddercbog gadwyn olyniad neu achydd- 
iaeth. Gellir egluro hyn, trwy amgyffred bodoliaeth llinellau 
uniawn diddiwedd mewn eangder anuherfynol; amgyffreder 
fod pob un o’r llinellau rhai’n i gael eu rhanu neu eu graddoli i 
rifedi diderfyn o latheni. GaU pawb ar unwaith weled, y 
byddai dechreuad i bob un o’r llatheni rhai'n, ond ni fyddai 
dechreuad i’r olyniad diddiwedd. Felly, yn yr un modd, am 
barhad diderfyn ; gallwn amgyffred iddo gael ei ranu i olyn- 
áaetli ddiddiwedd o fynydau; byddai gan bob un o’r mynydau 
24 [rms 1 g. 



374 


CDGORN SEIOR. 


Thai’n ddechreuad, ond ni fyddai yna ddeclirouad i’r olyniaeth. 
Dysgasom yn harod oddiwrth ddadguddiad nad oedd deehrcuad 
i waith lesu Grist. Yn awr, meddyliwn taw pob gwaith olynol 
oedd yr ymgorfToliad o fyd, a phoblogiad yr unrhyw. Pawb ar 
unwaith a ganiatant fod pob by d a’i brcswyiwyr wedi cael 
dechreuad; ond ei waitli Ef, gan fod heb ddeclireuad. yna nis 
gallasai fod byd cyntnf yn yr olyniaetli ddiddiwedd hon, na Thad 
cyntaf yn yr achuddiaeth annhcrfynol. 

108. Gan edrych nrbcthau trwy ein meddyliau anmherffaith 
ni, iiuom yn arferedig â tìiybicd y rliaìd fod pob pcth ag ydynt 
gyssyUtiedig gan gadwyn o achosion ac cffeitliiau, o’r diwcdd 
dertynu mewn Achos Cyntaf ncn mewn Effaith tìyntof; er 
enghraifft, wrth olrhain achyddiacthau, yr ydym yn inyned yn 
ol o’r mab i’r tad, yna i’r taid, yna i’r gorhendaid, ac mal hyn 
olrheiniwn y Uinach yn ol, o genedlaeth i gencliaeth, hyd oni 
edrychwn yn naturiol am dad cyntaf jierthynol i’r rhyw ddynol 
ar y greadigaeth hon, felly yr tm nmdd, pan yr olrheiniwn 
a .'hyddiaetli ein hysbrydoedd. Ccnedlwyd ni gan ein Tad yn 
y Nef; dynsawd ein Tad yn y Nef a genedlwyd ar fyd nefol 
blaenorol gan ci Dad Ef; a thrachefn, Efe a genedlwyd etto 
gan lienach Tad; ac fclly yn mlaen, o genedlaeth i genedlaeth, 
o un byd nefol i arall ctto yn henach, hyd oni fyddo ein mcdd- 
yliau wedi blino ac ymgolli yn y Uiosogrwydd o genedlaethau 
a bydoedd olynol, ac mal yr ymgyrch olaf, crwydrwn, yn ein 
meddyUau, pa mor bell yn o! mae yr achyddiaeth yn ymestyu. 
a pha fodd y ffurfìwyd y byd cyntaf, ac y cenedlwyd y tad 
cyntaf. Ond paham mae dyn yn ceisio am gyntof pan y mae 
dadguddiad yn ei liyfforddi fod gwaith Duw heb ddechreuad? 
A ydych chwi etto yn ceisio am ddolen yyntaf ile mae y gad- 
wyn yn ddiddiwedd? A ellwch chwi ddirnad am flwyddyn 
gyntaf mewn parhad diderfyn? A ellwch chwi grafangu o 
fewn eich amgyffredion y fllltir gyntaf mewn llinell gywir an- 
nherfynol? Cydnabyddwch yn barodol nad oes cyntaf i’r holl 
bethau rliai’n: paham, ynte, y ceisiwch am Dad dynsoddol 
cyntaf mewn achyddiaeth ddiddiwedd? neu am cffaith cyntaf 
niewn olyniaeth annherfynol o effeithiau? 

109. Y Cyflawnder Gwirionedd, yn preswylio mewu olyn- 
iaetli ddiddiwedd o genedlaethau a fu, a gynnyrchai olyniaeth 
ddiddiwedd o ddynSoddol Dduwiau, a phob un yii meddiannu 


ÜDOOnN SSION. 


875 

iloctliinob. t-nllu, a gogoniant cyfartal â’r llcill oll. Wrtli addoli 
un o r Uuwiau rliai'n, yr ydym yn addoli ycyfan; ac yn yr 
addoliad o’r cyfan, nid ydym ctto yn addoli ond un Duw; o 
herwydd yr unrliyw Dduw sydd yn prcswylio ynddynt oll, y 
dynsoddiacthau ydynt yn unig wahanol lcoedd ei brcswylfod. 
Wedi yr adgyfodiad, pan y prcs«-ylia Cyflawndcr Gwirioncdd 
ucu Dduw ynom ni, yna gcllir dywedyd ain danom, mal y dy- 
we<lir yn awr am Grist, ein bod 44 o dragywyddoldeb i dragyw- 
yddoldi b; yna gcllir dywedyd ain danom, fod ein “gwaith 
heb derfyn idilo, na dechreuad ychwaith;” yna gcllir dywcdyd 
am danoin, cin bod yn rnhob peth, a tlirwy bob peth, ac oddi- 
amgylch ogylch i>oh petlij” yna gellir dywcdyd am danom, fod 
rhifcdi y bydoedd pa rai a greasom yn Iliosocacli nâ’r mymryn- 
au o lwch mewn miliwn o ddaearati fel hon, îe, na fyddai hyn 
yn ddcchreuad i rifedi cin creadigacthau; gellir dywedyd am 
danom, ein bod ni yno yn yr holl annherfynoldeb o fydoedd, a 
bod cin myr.wes yno. I’a fodd, ymofyna y Saint synedig, y 
gall yr holl bethau hyn fod? Pa fodd y gallwn ni fod cr pob 
tragywyddoldeb ? l’a fodd y gallwn ni fod yn liollbresennol ? 
Pu fodd y gall cin gwaith fod heb ddechrcuad? Atebwn, y 
liydd h'yn yn wir gyda golwg ar gyfla vnder Duw pa un a 
breswylia o’n IIIC»1I ni, ond nid yw wirionedd gyda golwg ar 
ein dynsoddau; nac yohwaith yn wirionedd gyda golwg ar 
unrliyw ddynsuddau ereill. Duw yw goleuni a by wy d pob 
peth. Ein bywyd a’n golcuni ui yn awr sydd yn unig yn rhan 
o Dduw, ond yna. yn y dydd gogoneddus hwnw, hwy fyddant 
yr oU o Dduw, yn cyflroi, a bywiocau, a gogoneddu pabeU 
newydd. Yna gallwn ddywcdyd y naill wrth y llaU, yr wyf fi 
ynodi chwi, a ehwi ydych ynof fi, a ni oll ydym un, sef un 
Duw, 41 o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb.” Y Goleuni, a’r 
DcalUwrineth, a’r Gwirionedd, a feddianna pob un o’r Saint y 
pryd hyny mewn cyflawnder, nis crewyd, nac, yn wir, nis gall 
fod ychwaith, ond yr oeddynt o bob tragywyddoldeb; a hwy a 
gynnorthwyasant yn flurfiad pob byd, ac ydynt bresennol yn 
mliob byd, yu Uywodraetlm, a rheoleiddio yr unrhyw. A 
ydym ni yn gwireddu fod hyd y nod ein bywyd a’n bodoliaeth 
yn osodedig a chyfansoddedig o egwyddorion tragywyddol? 
nad yw y bodau a alwn yn ni ein hunain ond yn unig yn rhan- 
au o un cyfan tragywyddol? nad yw priodoliaethau ein natur 



i'DConN sr.ioîf. 


376 

ni ond M.ignriad o briodoliaetliau Duw. wedi eu gosod mewn 
pabeliau newy ldion, lle gofynir iddynt wellàu a pherBeithio eu 
hunain trwy ymlynu wrth y flynnonell fawr o ba un y macnt 
yn gyfrun ? i’pb eyfran ychwanegol a dderbyniant sydd yn 
gyfran ychwauegol o Dduw ; pan eu llcnwir hwynt â golcuni 
eu lienwir â Duw— hyny yw, mac Duw ynddynt yn yr oll o'i 
gyflawnder; a lle bynag mae Duw, yno mae Ilollalluog nertb, 
a docthineb a gwybodaeth annherfynol, a phob peth sydd yn 
ddarostyngedig iddo Ef, ac y mae Efe yn mcddiannu pob peth, 
a phob lly wodraeth a byd ydynt eiddo Ef, o hcrwydd Efe a’u 
gwnaeth hwynt oll. O herwydd y rheawm liyn y bydd i bob 
un o'r Saint etifeddu pob pctli, a bod yn gyfartal, nid yn unig 
mewn nertii a gogoniant, ond liefyd mewn llywodraeth. Pob 
petli prcsennol, a p!;ob peth i ddyfoil fydd yn eiddynt. I’ob petli 
prescnnol sydd yn eynnwys yr holl annherfynoldcb o fydocdd 
pa rai a grewyd, a waredwyd, ac a ogoneddwyd er pob tragy w- 
ydiloldeb : pob pet’n i ddyfod sydd yn cynnwyspob byd a greir, 
a waredir, ac a ogoneddir i bob tragywyddoldeb. l’ob un o'r 
Saint y rhai a dderbyniant gytìawnder Duw fyddant yn gyd- 
etifeddion á’r Ueill oll yn etifeddiaeth yr eiddo cyflredin a 
mawr hwn: pob rhyw un yn mediliannu y cyfan. O ganlyniad, 
byddant yn gyfurtal mewn llywodraeth, yn gystal á bod yn 
gyfartal mewn gwybodaeth, gallu, a gogoniant. Mae hyn wedi 
cael ei ddadguddio mor gyflawn mewn dadguddiadau, hcn a 
diweddar, mal y tybiwn fod lliosogi dyfyniadau yn ananghen- 
rheidiol. Yn wir, paham na allai yr unrhyw Dduw mewn un 
babell etifeddu yn gywir gan gymmaint ag a wna yn inliob 
pabell arall ? Os pabellau yw dynion, a Duw yw y Bod pa 
un a breswylia o fcwn iddynt, yna rliaid fod yr Un Duw hwn 
yn mliob pabell o anghenrheidrwydd yn meddiannu pob peth ; 
o hcrwydd Efe a’u gwnacth hwynt oll. 

110. Mor wahanol yn eu natur yw goleuni a gwirionedd 
oddiwrth sylwedd. Nis gall sylwedd fod ond mewn un lle ar y 
pryd: tra y gall dealltwriaeth neu wirionedd fod yn mhob byd 
ar yr un meidyn. Nis gcllir rhanu sylwedd, a rhan i gael ei 
chymmeryd i ryw le arall, heb l.ihau y swm wreiddiol o ba un 
y cymmerwyd ef: tra y gellir cyfranu gwahanol ranau o oleuni 
a gwirionedd i fodau ereill raewn lleoedd ereill, heb leihau y 
gradd lleiaf o'r fTynnonell o ba un y tarddant. Sylweddau 


UDGORN SEION. 


377 


Ytcili cu liymporffuli i walunol dilynsoldau nr wahanol fyd- 
oedd, n ddcuant yn Uiosogrwydd o sylweildau ncu ildynsoddau: 
tra y gall gwirioncdd gael ci gyfranu i liob un o'r dyusuddau 
rhai’n, ac ctto nid yw oud un gwirionedd— unoliacth— ac nid 
Uiosogrwydd o wirioucildau. I’a inor fawr bynag fyddo rhifedi 
gwirioncddau y rliili a gyfrenir yn gyfartal i nifcr annherfynol 
o ddyusoddiacthau, ctto y gwirioncddau ni chynnyddasant 
mewn rhifedi trwy cu rhifcdi cynnyddcdig o breswylfcydd. 
Vn yr holl nodwcddion liyn, inae gwirioncdd a sylwedd yn 
mawr wahuniacthu y naill oddiwrth y llall. Fcl inae Duw yn 
Oleuni a Gwirioncdd, a Golcuni a Gwirionedd yw Duw, yr 
holl]nodwcddion jaTthynol i un,[a berthyna i'r llall hefyd. Nifer 
annhcrfynol o babcllau wcdi cu llenwi â Gwirionedd, ni chyn- 
nwysa fwy nag un wedi ci lcnwi á'r unrliyw : fclly yr un modd, 
nifcr annhcrfynol o babcllau wcdi cu llenwi à Duw, nid ydynt 
yn gwybod mwy nag y mac un yn wybod. Gwirioncdd sydd 
un Gwirioncdd, er prcswylio tncwn miliynau, fclly yn yr un 
modd Duw sydd un Duw, cr preswylio mewn rhifedi aneirif o 
babcllau. Hyn yw y rheswm paham y dywcdwyd wrthym 
mor aml, mcwn dadgnddiadau hcn a diweddar, nad oes ond un 
Duw. A pha bryd bynag mae lliosogrwydd Duwiau yn cael 
cu crybwyll, gallwn bob amser wybod fod gan y mynegiad 
gyfciriad yn unig at y nifcr o babcllau Ue mae yr unig wir a’r 
bywiol Dduw hwn yn prcswylio. 

111. Arosasom ar y pwnc hwn vn hytrach yn hwy nag y 
bwriadasom ar y cyntaf, oblegi 1 yr ydym yn ystyried ei fod yn 
egwyddor pa un a ddylid ci deall yn dda gan y Saint, nid yn 
unig cr ein Ues ni ein hunain, ond fcl y gallom fod yu abl i 
ddysgu creill yn gywir; mal pan y gofynir i ni ain reswm 
pahnm y crcdwn mewn Uiosogrwydd Duwiau, fcl y gallom fod 
yn alluog i osod yn mlacn cin golygiadau yn eglur ac yn am- 
lwg, mewn cydgordiad â’r dadguddiadau pa rai a roddodd Duw 
o liono ei hun. I’r perwyl hwn yr arosasotn cyhyd ar gyn- 
fodoldeb dyn, mewn trcfn y gallom ddeall yn amlycach, nid yn 
unig ein deehreuad nefolaidd a Duwaidd, ond y gyfundrefo ar- 
dderchog o ddeddfau, trwy ba rai mae Duw yn dechreu ac yn 
parotoi pabellau yn drigt’a iddo ei hun, yn mha rai y mae 
cyflawnder ci ddoethineb, ei allu, a'i ogoniant yn cael eu ham- 
lygu. O mor fawr, ac mor rhyfeddol yw ffyrdd Duw, a’i gyn- 



378 


CDCORN SEtOS. 


lluniau pa rai a fabwysiatlo<ìil Efe er iachawdwriaeth a frogon- 
eddiad ei hiliogaeth ddeallawl! Pwy a ddeall y pethau hyn 
heb ymlawenhau ddydd a nos? A phwy a all ddeall gwaith cin 
Duw, a dirgeledigaethau ei deymas, oni fydd wedi cael ei 
oleuo â goleuni yr Ysbryd Glán! Da y ilywedo<]d yr Apostol 
I’aul, “ Y dyn anianol nid yw yn adnabod petlmu Duw, o 
herwydd yn ysbrydol y bernir hwyntj” “ ond Duw a'u dad- 
guddiodd hwynt i ni trwy ei Ysbryd; canys yr Ysbryd sydd 
yn cliwilio pob petli, îe, hyd y nod ddyfnion bethau I)uw.” 
Da y dywedodd ein Iachawdwr, y gwnclni Ysbryd y Gwirion- 
edd dywys ei ddyscyblion i bob gwirionetld — y cymmerai o 
bethau y Tad, ac y dangosai hwynt i’w bobl — y dangosai idd- 
ynt betiiau i ddyfod, ac fel hyn eu gwneyd yn ddadguddied- 
yddion a phrophwydi. O na wnelai dynion ystyried ar y pethau 
rhai’n! O na ddcuent at Dduw, mal dynion yn y dyddiau 
gynt, a dysgu ganddo yn awr. megys y gwnacthant y pryd 
hwnw ! O na adfyfyrient ar en tarddiad ncfol, a beth all fod 
eu tynghed ddyfodol pc gwnelent orid yn unig ymarddelwi, 
trwy ufydd-dod a flydd, y rhagorfreintiau uchel a osodir o’u 
blaen liwynt ! () na wybuent yr hyn a berthyn i'w hcddwch 

a’u llwyddiant, yma ac yn y byd a ddaw! ond nis gwydd mt — 
maent fel yr anifel a drenga, o herwydd yr hwn y parotoir y 
lladdfa, ac nis gwyr efe hyn : felly hefyd y mae gyda y genedl 
aeth hon; nis gwyddant ddim, ond yn unig yr hyn a wyddant 
yn naturiol ; gwadasant yr anghenrheidrwydd o ddadguddiad 
presennol, am liyny, pob goleuni ysbrydol a gwybodaeth nefol 
a attaliwyd oddiwrthynt, a hwy a ddygant ddinystr buan 
arnynt eu liunain, a threngant yn eu pechodau, a hyn a achosa 
i’m calon i fod yn drist ; ac yr wyf yn galaru dros galedrwydd 
eu calonau, a thywyllwch eu meddyliau, ddydd a nos; ac yr 
wyf yn llafurio ac ymboeni, ac hefyd fy rnrodyr, i’w cael yn 
ol, ond y mae eu calonau wcdi eu gosod yn llawn ynddynt i 
wneuthur drwg, a rhaiil iddynt yn fuan fod wedi aeddfedu i’r 
dinystriadau gosodedig ar y eenedlaethau yn y dyddiau 
diweddaf. 

112. Cawsom, ar yr erthygl lion ar gyn-fodoldeb, olrhain 
dyn yn ol i’w ddechreuad yn y byd nefol, fel maban ysbryd ; 
dangosasom fod yr ysbryd hwn wedi ei gencdlu a’i eni, gan 
rieni nefolaidd, yn hir cyn ffurfiad y greadigaeth hon. Dang- 



tTBOOn» SBIO». 


37» 


•ousom fod y teuln mswr o ysbryilion wedi cael prawf cyn 
iüdynt (ldyfod yma — fml y drydydd ran o honynt wedi syrthio, 
mc wedi cu hwrw nllan o'r nef, ac wedi eu hamddifadu o Ryrff 
cnawdol; tra y dacth y Rwcildill yn mlaen yn cu holynol gen- 
'cdlactliau i Imblogi y bcllcn hou; dangosasom taw, wrth gadw 
cu liail scfytlla hon, y rant cu pcrflcilhio, eu gogoneddu, a’u 
gwncuthur yn Dduw iau yn dcbyg i’w l)uw I)ad, gan yr hwu 
y oenedlwyd eu hysbrydion. Ynuldygiad Duw tuag at ei hlant, 
o’r amser cu gcnir gyutaf yn y ncf, trwy eu hoU olynol raddau 
bodoliacth, hyd oni fyddont wedi cu gwarcdu, ou perfleithio, 
a’u gwucyd yn Dduwiau, sydd csiampl ar ol pa un yr ymddyg- 
ir at bob byd arall. l’ob Duw sydd yn gweithrcdu ar yr 
unrhyw egwyddorion niawrion cyffreilinol ; ac fel hyn, cylch 
poh Duw sydd un cylchdro tragywyddoL Yna, wrth gwrs, y 
bydd ainry wiacth yn ci lioll waith, ond ni fydd ynoddim gwyr- 
iadau mawrion oddiwrth y dcddfau cyffrcdinol pa rai aordcin- 
iodd Efc. Y greudigaeth, y syrthiad, a gwaredigacth pob byd 
dyfialol gyda eu preswylyddion, a dywyair ar yr unrhyw 
gynllun cyffrcdinol; fcl pan ddysgir un, egwyddurion mawrion 
nylfacnol y gclfyddyd o fyd-wncuthuriad, byd-ly wodraethiad, a 
byd-warcdiud, fydd ya ddeallcdig. 

113. Tnd ein hyshrydocdd uí wnacth ond yn unig yr hyn a 
wnaeth ei hcnafiaid o’i flacn ef. Pob dilyniad ccnedlaeth o 
Dduwiau ydynt yn canlyn esiampl y rliai blaenorol: pob cen- 
edlacth a lcddant cu gwragcdd, y rliai a gyfodant i fyny o 
ffrwyth cu Iwynau ysbrydion anfarwol: pan ddaw cu tculu- 
oedd yn llioaog, curflolant fydoedd ncwyddion iddynt hwy, yn 
ol yr csianipl flacnorol a osodwyd o’u hlaen hwynt lleolant eu 
teuluoedd ar yr unrhyw, y rhai a syrthiant megys y syrthiodd 
prcswylwyr y bydoedd hlaenorol ; cant eu gwaredu ar ol y 
cynllun trwy ha un y cawsni bydoedd henach eu gwaredu. 
Mac gan breswylwyr pob byd cu Tad dynsoddol eu hunain, 
priodoliacthau yr hwn a addolant, ac wrth wneyd felly pob 
byd a addola yr unrhyw un Duw, yr hwn sydd yn preswylio 
yn yr oll oY gyflawnder yn nj’nsoddiaethau y rhai ag ydynt 
Dadnu poh un. Mal hvn, bydoedd a chyfundraethau o fydoedd, 
a mawreddog greadigaethau, a bentyrir mewn olyniaeth ddi- 
ddiwedd trwy anfeidrol eigionau eangder diderfyn ; rhai yn 
danddacarol. rhai yn ddaearol, a rhai yn nefol, yn amrywio yn 



t.DGOHN SEIOn. 


MO 

eu gogoniant, mcgya y mae dyaclaerdeb ymddangoaiadol golet»- 
tnlau tryloywon y nef yn auiry wio. Yr holl rui hyn a heidiant 
gyda rhifcdi annherfynol o fodau bywydol. symudol, a bywiol, 
o'r miliynau manaf a chwaraeant wrth y miliyuau mewn un 
defnyn o ddwfr, i fyny trwy bob gradd o fodoliarth at y Dyn- 
aoddiactliau ilollalluog, iioLl>ddoetIi, a Mwyaf Gogoneddua 
hyny y riiai a fodolaut yu rifedi aneirif, gan lywodraethu a 
rheoli pob peth. 

Cjf. D. £. Joses. 


PRIODAS NEFOI.AIDD. 

(i'dibiitl o dud. 371.] 

Cariad sydd egwyddor, fel gwybodaeth, y gellir ei ehyfroddi 
heb lciliau y Ifynnonell o’r hon y deillia. Mae cariud, mewn 
geiriau ereill, yn cenedlu cariad. Yr ydym yn caru y peth 
sydd gydnawa á’n iueddyliau ; os carwn burdeb a rhinwcdd 
ynom ein htiuain, nyni a’ucarwn yn ereill; a plian y gwybyddir 
gan creill ein bod yn eu caru liwynt, o lierwydd eu rhinwedd 
a’u daioni, hwy u’n earant ni ani y cyflelyb reeymau; fel hyn 
y mae cariad, pan yn sylfacncdig ar wir egwyddor, yn gylch- 
gyfuewidiol. lihinwedd a gár rinwedd, gwiríonedd a guflcidia 
wirionedd, gwybodaetli a lyn wrth wybodaeth; yrydyin yn 
caru pob priodoledd dda a nefol o eiddo ein natur ein liunain, 
pan welom yr unrliyw yn cael eu hamlygu gan fodau ereill. Y'r 
ydynt yn caru y rliinweddau liyn mewn mcibion a mcrehed fcl 
eu gilydd. Cariad rhywiogaethol, heb y rhinwcddau cydym- 
dcithiol, nid ydyw i'w oddef, am yr arweinia i ddrwg. Duw a 
ordeiniodd fod i garind pur a rhinwcddol gael ei ymgorfToli 
gyda chnriad rhywiogacthol ; fel, trwy ymgyfrodeddiad y 
ddau, y gellid tfurfio undeb parhaus yn y cyl'ammod priodasol, 
ac i’r eppil gael eu lliosogi mewn cyfiawnder. Dylai i garínd 
pur a rhinweddol, fodoli yn wastadol rhwng gwr ä phob un o’i 
wragedd, yn gystadl á charind ghywiogaethol ; caifif hyn du- 
eddiad i argrafl'u yn fwy parhaus yr egwyddorion nefol yma 
ar feddwl a chyfansoddiad yr hiliogaeth; oblegid bydd i'r eppil 
ymgyfranogi, mewn graddau mwy neu lai, o dueddiadau a 
nwydau y rliieni. Mor ofalus, gan hyny, y dylai rhieni fod, 
îhag iddynt argrafl'u tueddfryd a gogwyddiad yn yr eppil ag. 


tTDGOR* REIOil. 


381 


ydynt gjrfciriol, o» heb cu gwylio yn itadarn, i'w dystrywio a’u 
dinyatrio bwynt fel y tyfont i fyny at weithredu drostynt cu 
hunnin. lK*il l)uw y rliitni yn gyfrifol ain y petlmu hyn, o 
herwydd eu Imk1 yn egwyddorion dros y rliai y mae ganddynt, 
fel goruchwylwyr, oruwih-lywodraeth. Dylai pob egwyddnr 
dda y dytnunech i'cli plunt ei hetifeddu, fod yn benaf, a theyru- 
asu yn eieh mynwemu eioh hunain ; oblegid, er fod yr ysbryd- 
ion yn bur u nefol pan yr ânt i'r tabaruacl babnnaidd, ctto y 
niacnt yn liynod dilerbyngar o ddylanwadau naill ai er da neu 
er drwg. Cyflwr nieildetiau y rhieni yn amser ymddwyn, a 
chyllwr meddwl y fam yn yntod ci beiehiogiad, a fydd yn ym- 
gorflbrol argralfedìg ar yr eppil, gan ddwyn gydag ef ganlyn- 
iadau, y rhai i radduu, sydd ganddynt ddylanwad ar dyngcdfen 
ddyfodol y plentyn. 

Cariad, gyda'r hoil riuweddau ereill, a ddylai fod drechaf yn 
myuwesau y rhieni, inewn trefn i'r unrliyw riuweddau gael eu 
hetifeddu gan y plant. Dylent gael cu treiddio i wir yingorö- 
oliud y plentyn pan yn y uiilrliith; dylent gael en dyliiyuu i’r 
meddwl o fnhandod hyd gyflawn oedrnn, fel y delont i'w liyrn- 
gorflbli megya egwyddorion sefydlog ac ansy mndadwy, yn 
meddwl y dyn yn llywodraethu a rheoleiddio holl weithrediad- 
au dyfoilol ei fywyd. Yn y fatli blant caifl' rhieni lawenydd; 
byddant yn nertli i’w llywodraeth batriarchaidd; yn anrhyd- 
edd n < lioron eu lien oeilran ; eu gobaith a’u gogoniant yn yr 
adgyfodiad; eu sylfueniad o gynnydd diddiwedd teyrnasoedd 
dros y rliai y teyrnasunt am byth, a chyila y rhai y eant 
eu cyindcithusu lel Duwiau trwy oesocdd annherfynol tra- 
gywyddoldeb. 

Yn lle bod ainl-wreigiaetli yn achos gofid i fenywod, y mae 
yn un o fcndithion mwyaf yr oruchwyliaetli ddiweddaf; y mat 
yn rhoddi idilynt y fraint fawr o gael eu huno gyda dyn cyf- 
:awn, ac o gael codi teulu yn gytunol â tlirefn y nef. Yn lle 
cael eu gorfmli i aros yn sengl, neu briodi dyn drwg yr hwn 
a’i dystrewia lii a’i lieppil, geilNfyncd i deulu lle mae heddwch 
ae iachawdwriaeth yn teyrnasu ; lle mae eyfiawnder yn aml- 
hau; lle mue y pen-teulu yn sefyll allan megys patriarcli, 
tywy-sog. a gwaredwr i’w holl dylwyth; lle y seiir benditbion 
annliraetliadwy a thragywyddol arnynt hwy a’u cenedlaethau ai- 
cu hol; ei gogouiant sydd dragywyddol, a’i llawenydd syddl 



382 


ÜDOOIt» SF.IO*. 


lawn. LlawonhewcU, gan liyny, chwi ferchod äcion, am cich 
boU yn byw o fewn y cyfnod gogoneddus hwn! Llawcnhcwch 
drosoch eich hunain a thros eich ccncdlaetliau, o hcrwydd >T 
anrhydedd r,’r brcintiau dyrchafedig a arllwysir anioch cliwi! 
Llawcnhcwch am i chwi fyned i fcudithion a attaliwyd dros 
lawcr a ocsocdd a acthant hcibio yn herwydd drygioni! Lla- 
wenhewch a chcnwch o hyfrydwch calon yn y golygiadau 
gogoneddus sydd yn ymagor o’cli blacn! Llawcnbewch yn 
mynyddocdd a dyfTrynoedd Utali! oblegid ci fod yn dir eich 
rhyddid, lle y caitf iau haiirnaidd y goel-grefydd Uufcinig a 
l’hrotestanaidd ei dryllto oddiar cich gwarau; lley cewch y 
fraint o unoli eicli tragywyddol dyngedfen gyda dyn cich 
dewisiad; Ile y caifT rhinwedd dcyrnasu yn fuddugoliaethus; 
a’r hudolwr dirniygcdig yn anhysbys; lle tyf ymddiried yn 
gryfach achryfach, wedi cyfan gydio gan gariad L)uw! Ded- 
wydd ydynt hwy ferchcd Seion ! Ni cbyfnewidiant eu acfyUfa- 
ocdd gyda brcnincsau y ddaear! Nid y» anrhydedd bydol a 
chyfoeth bydol yn deilwng o’u cystadlu gyda’r bcndithion a 
fwynhant hwy ! Caraut eu gwyr a’u gwyr a’u cár hwythau ; 
ac mae y cariad hwn yn fwy o lawer ná’r cariad a erys yn 
nghalonau y drygionus. Plant Seion a garant mewn cyfartal- 
wch i’r wybodaeth ncfol a dderbyniasant ; o herwydd ccidw 
cariad gydgamrau û gwybpdaeth, ac fel y cynnydda un felly y 
gwna y llall; a plian bcrfTeithir gwybodaeth, perffeithir cariad 
hefyd. Nid yw y drygionus alluog i garu mewn gradd mor 
fawr â’r cyfiawn, am eu bod yn amddifad o’r wybodaeth o 
Dduw, ac nad ydynt yn prisio gwragedd a phlant fel y dylent. 
Nid ydynt yn llawn sylweddu dyben ac amcanion yr IIolla.ll- 
uog wrth gyssylltuy rhywiogaethau niewn priodas santaidd ; ac 
heb wybodaeth o'r pcthau hyn nis gallant garu fel y cyfiawn; o 
herwydd o Dduw y mae cariad, a’r rhai hyny sydd yn byw 
agosaf at yr Arglwydd a garant fwyaf; a’r rliai a garant fwyaf 
a fyddant y dcdwyddaf. 

Pe yr ymholem bcth sydd yn cyfansoddi trucnusnrydd yr 
angylion syrthiedig, vr ateb a fyddai, y maent yn amddifad o 
gariad; hwy a beidiasant a charu Duw; hwy a bcidiasant a 
meddiannu cariad pur y naill un tuag y llall; peidiasant a 
c!iaru y peth hyny ag sydd dda. Casineb, malais, dîal, a 
phob nwydau drwg a draws-feddiannasant le cariad; ac anned- 


UDGORM BK!oN. 


383 


wyddwoh, groiynoldcb, a thrucnuirwydd ydynt y canlyniadau. 
Llc nad oca cariad, ni fydd yno un dyrouniad i ddwyn yn 
rnhu'ii lcaoldch creill. Yn Ue dymuno fod crcill yn ddedwydd, 
poh un a dilymuna wncuthur creül yn drucnua fel ei hunnn ; 
pob uu a gais foddloni y tueddfryd uffcrnol liwnw yn c-rbyn 
yr IIollulluoi;, au sydd yn codi otldiar ci citliaf ddygascdd at 
yr hyn iydd dda. t) cinicu cariad niae jiocn pob un yn gyf- 
lawn. Yr holl rai drygionus n orfyddwyd yn hollol gan yr 
yibrydion malciaua hyn, n gant yr egwyddor ncfol o gariad 
wedi ci difodi yn hollol o'u incddylinu, a hwy a ddeunnt yn 
angylion i'r cllyllon uffornol hyn, wcdi cu cacthiwo ganddynt. 
uliwy a orfodir i wcithrcdu megyi ag y gweithrcdant hwy. Nis 
gallnnt ddad-ddyryau cu huniiin o'u gallu, na chadw draw 
biccllau tanllyd cu poenydwyr maleisus. Y fath yna a fydd 
acfyllfa pob bodnu a dynant eu liunain yn liollol oddiwrth gar- 
iud Duw. Fcl y llcilmo cariad, drygioni, caaineb, a thrucni a 
gynnydda ; a pho fwynf drwg y delo personau neu gencdl- 
oedd, y llai galluog ydynt i garu creill a'u gwncyd yn dded- 
wydd; ac yn y gwrlhwyneb, po fwyaf cyfiawn y delo pobl, y 
inwyaf cymhwys ydynt i gnru crcill a’u gwncuthur yn dded- 
wydd. Nis gnll fod gnn ddyn drygionus ond ychydig gariad 
at ci wraig, tra niac y dyn cyfiawn, wcdi ci lenwi gyda chnriad 
I)uw, yn sicr o arddangos y briodoledd ncfol hon yn inhob 
nicddwl a theimlail o eiddo ei gnlon, ac yn mhob gair a 
gweithred. Cariad, Uawenydd, a diniweidrwydd a ymdywyn- 
ant o’i wir wyncbpryd, a mynegir hwy yn mhob edrychiad. 
Ccncdla hyn ymddiriediad yn ngwraig ci fynwes, a hi a'i câr 
cf yn ol; am fod cariad yn ceneillu canad; mae dcdwyddwch 
yn cyfranu dcdwyddwch; a bydd i'r cyffroadau nef-anedig hyn 
liarhau i gynnyddu mwy a mwy, hyd nes eu perffeithio a u 
gogoneddu vn holl gyllawnder tragywyddol gariad ei hunan. 

Pe gallai boilau drwg a maleisus, y rliai a ddifndasant boli 
tcimlail o gariad o’u mynwesau, gael caniatad i daenu eu hil- 
iogaeth, ymgyfranogai yr cppil o holl uatur ddrwg, lygredig, a 
maleisus cu rliieni. l’a mor bur bynag y dichon yr ysbrydion 
fod, pan eu caniateid i fyned i’r fatli babellau diraddiad, etto, 
gan eu bod yn hynod dderbyngar o ddylanwadau, hwy yn fuan 
a ymgyfranogcnt o'r holl nntur ddrwg sydd yn liynodi ysbryd- 
ion y tud a'r fam; fel hyn yn gyflym y deuent yn ddiawliaid^ 



384 


ÜOGOn.N 8EION. 


mi'wn cnawd ac csgyrn. Y fath liyn a fyddai canlyniadaU 
echryslon yr eppil, a ddygid i fodoliacth gnn rieni nuiddifad o 
cgwyddorion cariad, fei yr angylion syrthiedig. Yr un canlyn- 
iadau. i raild bcnodol, addeilliai oddiwrth lioaogiad rliieni dryg 
ionus. Mewn cyfartalwch, fel y ilifodid pur gariad Duw o’u 
calonau, cyinmerni y nwydnu atlan ei Ic. uc ynigyfranogai yr 
eppil o’r egwyddorion disereh hyn a genedlwyd yn natur ac 
ymgorfloliad y habell fahanaidd, a dechreuai weithredu ar yr 
ysbryd pur a breswyliai ynddo, gan fTurflo, nualdhau. u phlygu 
i fesur mawr, ei dueddiadau, hyd nes, erbyn yr aniser y tyfai i 
fyny i wybod da oddiwrth ddrwg, y byddni barod i yms<xldi 
gerfydd ei ben i lioll ddrygau ei rieni nnnuwiol; fel hyn y 
rllieni, o eisieu y serch santuidd a pliur liwuw sydd yn bodoli 
yn mynwcs y cyfiawn, ydynt nid yn unig yn dystrywio eu 
dedwydilwch cu hunnin, ond yn argratTu eu nwydau diraddiad 
a diserch ur yragorfloliad cu hcppil. Am y rheswm hwn y 
mae na ehaniatà Duw i’r nngylion eyrthiedig liosogi : arn y 
rlieswm hwn yr ordeiniodd Duw briodnsau i’r cyfiawn yn unig: 
ain y rlieswm hwn y bydd i Dduw roddi attalfa byth ar liosog- 
iad y drygionus ar ol y bywyd hwn: ani y rheswm hwn y 
mae na chaniateir i ond y rhai a gadwasant y gyfraith nefol- 
aidd i liosogi wedi yr adgyfodiad: am y rheswra hwn yr 
ordciniodd Duw i’r cyfiawn gael ainldcr gwragedd; oblegid 
liwy yn unig ydynt wedi cu parotoi i genedlu, a dwyn allan 
eppil sydd â’u cyrff a’u hysbrydion, gan gyfranogi o natur cu 
rliieni, yn bur a hawddgar, ac n arddangomnt, fel y cynnydd- 
ont mewn blynyddoedd, y rhagoriacthau nef-anedig liyny sydd 
mnr anghenrheidiol i’w harwain i ddedwyddwch a bywyd tra- 
gy wyddol. 

Y gwrryw a’r fcnyw ncfolaidd, wedi yr adgyfodiad, a fyddant 
wedi eu perffeithio mewn gwyboilaeth, ac mcwn santeiddr 
rwyild, ac mewn purdeb serch a chariad : bydilant yn gwybod 
fel y inae Duw yn gwybod; byddant bur mcgys y mac Efe yn 
bur, a charant yr un fath ag y câr Ef : eu gwybodaeth, eu 
purdeb, a’u serchiadau, cyn eu gogoneddiad nefolaidd, a gyn- 
nyddant fel eu gilydd, a chadwant gain yn ngliara gyda eu 
gilydd, Jiyd nes eu perffeithir, pryd y mwynhant yn gyfiawn 
bob priodoledd a serch a fwynheir gan Dduw ei hunan, a 
byddant yn debyg iùdo Ef yn yr holl bethau liyn. l’ryd hyny. 


rnonns sf.ios. 


38 » 


»0 niil liyil y pry l liyny. cu cnniut ir i dacnu yr urdd uwcli 
Iiwiiw o l'«I:ui n clwir ynbrydion. Mogys yr argrcfflr eyminer- 
iud rliieni yn y liywyd hwn, i fi-sur niawr. nr eu plant, felly yr 
un mwM yr ymcnrir.ilir cymtneriad y rliieni ncfoluidd, yu 
ngwir fodnlinctli eu hyabryd eppil. liydil i’r ynbryd-ddcfnydd 
angliorffiir.il nid yn unig gymmeryd (Turf neu ddelw y rhiaint 
nefolaidd, ond pob roymryn o hono n ddechreua ddilcni hnduu 
yr lioll briu>!iilinelliau liyny u brcswyliant yn cu lioll gytlawn- 
der o fewn pob un o'r dilau yn dad a mam. 

l’e call'.ii InmIhu na pherffeithiwyd y fraint o hilio ysbryd 
eppil, nis gallent nrgr.iíTu ymgorffiilind y milrith yshryd gydng 
elfonau y prio lolinelliau uweh liyny a berthynant i’r nefolaidd; 
nc, o gnnlviii.ul, jie yr ymddygid hedyn yr ysbryd babanaidd 
a'i (rurflo iii' o ii nnmherffeithrwydd. ni nllai yr uwchadeilnd 
neu ysbryd li.d.nnaidd ei liun fytli fyned yn ndacn i berffeith- 
rwydd. lliuiid i'r trngywyddol briodoliaethau gael eu dilenu 
yn addns, inewn trefn iddynt gael en liaddus berfTeithio ; hyr. 
yw y rlicswm na fydd i neb ond y rhai liyny n gyrhaeddnnt y 
cyflawnder o nefol ogoniant, n dyfod yn Dduwiau, gacl eu 
hymddiried gyd.i gwragedd, a cliydn gallu i liilio meibion a 
mcrchetl ; fel y byddo i hyn, y mwyaf pwysig o bob petliau — 
yr ymgorfi'oliad o v brydion anfarwol. gacl ci ddwyn oddiani- 
gylcli trwy yr uwcliaf, n'r mwynf dyrchafedig, a’r mwyaf 
gogoneddus o b rsonau yn y bydyssawd, gael iddynt dreiddioli 
i wir gyfansoddiad cu cariadus blant badan yr holl fawr, a 
pliur, a’r ardtlcrcliog briodoliaetlmu y rliai ydynt wedi cu per- 
fleithio yn eu lioll gyflawnder ynddynt eu liunain. 

Os na cbaniateir i neb ond Duwiau i liosogi plant anfarwol, 
mae yn canlyn y rliaid fod pob Duw yn cael un neu ychwaneg 
o wragedd. Dacth Duw, Tail ein ysbrydoedd, yn Dad ein 
Harglwydd Iesu Grist yn ol y cnawd. Am liyny, dywed y 
’lad am dano,“Ti yw fy Mab, myfl lieddyw a’th genedlais." 
Tlysbysir ni yn y bennotl gyntaf o Lue, i Mair gael ei dewis 
gan y Tad fel morwyn ddewisol, trwy yr hon y cenedlodd Efe 
Icsu. Dywedodd yr angel wrtli y Forwyn Fair, “ Yr Ysbryd 
Glân a ddaw arnat ti, a nerth y Goruchaf a’th gysgoda di; am 
hyny, hefyd, y pctli santaidd a enir o honot ti a elwir yn Fab 
Duw.” Wcdi i nerth y Goruchaf gysgodi Mair, ac iddi trwy y 
moddion hyny ymddwyn, lii a fynegodd yr amgylcbiad iw 



386 


CDCORN SEIOÍf. 


ohefnither Elizabeth yn y geiriau canlynol : “ Efe yr hwn sydd 
Alluog a \7iiaetli i mi betliau mawrion; a santaidd yw ei enw 
Ef.” Ymddengys oddiwrth yr lianes hyn, i’r Ysbryd Glàn 
ddyfod gyda y “ Goruchat” pan gysgododd y Forwyn Fair a 
chenedlu Iesu; ae oddiwrth yr amgylchiad hwn tybiodd rhai y 
cenedlwyd corff Iesu o’r Ysbryd Glán, heb yr offcrynoliaeth o 
bresennoldeb uniongyrchol y Tad. Nid oes yna ammheuaeth 
i’r Ysbryd Glân ddyfod ar Mair i’w santeiddio hi, a’i gwneyd 
yn lân, a’i pharotoi i oddef presennoldeb gogoneddus “y Gor- 
ucliaf,” fel pan y byddai iddo “ Ef ’ ei chysgodi y gallai ym- 
ildwyn, wedi ei llenwi gyda’r Ysbryd Glân; am hyny dywed- 
odd yr angel, fel ei cofrestrwyd gan Mathew, “ Yr hyn a 
ymddygwyd ynddi sydd o’r Ysbryd Glán ;” byny yw, yr Ys- 
bryd Glân a roddodd iddi nerth i oddef presenuoldeb y Tad heb 
ei liysu ; ond person y Tad oedd yr hwn a gencdlodd gorff 
Iesu; ae am y rheswm hwn y gelwir yr Iesu “ yn Unig-anedig 
y Tad ;’’ hyny yw, yr unig un yn y byd hwn y cencdlwyd ei 
gorff cnawdol gan y Tad. Yr oedd yno filiynau o feibion a 
merehed a genedlodd Efe cyn seiliad y byd hwn, ond ysbrydion 
oeddynt, ac nid cyrff o gnawd ac esgym ; tra y cafodd pob un 
o’r ddau, ysbryd a chorff Iesu, eu cenedlu gan y Tad — yr ys- 
bryd wedi ei gcnedlu yn y nef lawer o oesoedd cyn i’r tabarnacl 
gael ei genedlu ar y ddaear. 

Gofynai corff cnawdol Iesu Fam yn gystadl á Tliad. O gan- 
lyniad, rhaid oedd i Dad a Mam Iesu, yn ol y cnawd, fod wedi 
cymdeithasu ynghyd yn nghyflwr gwr a gwraig; am hyny, 
rliaid yw bod y Fair Forwyn, am yr amser hyny, yn wraig 
gijfreithlau n Duw y Tad: yr ydym yn arfer ymadrodd Gwraig 
gyfreitlilawn , o herwydd y byddai yn gabledd yn y radd uchaf 
ddywedyd iddo Ef ei chysgodi hi neu genedlu yn anghyfreith- 
lawn. Buasai yn anghyfreithlawn i unrliyw ddyn ymyracth 
àMair, yr hon oedd eisoes wedi ei dyweddio i Joseph; oblegid 
buasai y fath gamwedd erchyll yn gwneyd pob un o’r ddwy 
blaid cuog yn ddarostyngedig i farwolaeth, yn ol cyfraith 
Moses. Ond yr oedd gan Dduw, wedi creu pob dynion a men- 
ywod, yr hawl berffeithiaf i wneuthur gyda ei greadigaeth ei 
hun, yn ol ei ewyllys a’i hyfrydwch santaidd Ef: yr oedd 
ganddo Ef hawl gyfreithlawn i gysgodì y Fair Forwyn yn 
nghyflwr gwr, a clienedlu Mab, er ei bod wedi ei dyweddio i 


EDGORN SEIOH. 


387 


arall ; oblegid y gyfraitli a roddodd Ef i ly wodraetliu dynion 
a raenywod ni aracanwyd i lywodraethu ei hunan, neu i osod 
rheolau i w yniddygiad ei hun. Yr oedd hefyd yn g}‘freithlawn 
ynddo Ef, wedi iddo ymwneyd fel hyn û Mair, i’w rhoddi hi i 
Joseph ei gwr dyweddiog. Pa un a fu i Dduw Dad roddi Mair 
i Joseph dros amser yn unig, neu dros amser a thragywyddol- 
deb, nis mynegwyd i ni. Yn gyminaint mai Duw oedd y gwr 
cyntaf iddi, dichon nad ocdd Ef ond yn ei rhoddi i Joseph 
tra yn y sefyllfa farwol hon, a’i fod Ef wedi bwriadu ar ol yr 
adgyfodiad i’w chymmeryd hi etto fel un o’i wragedd ei hunan » 
godi i fyny ysbrydion anfarwol yn nhragywyddoldeb. 

(I'ui barhau.) Cyf. Hobyn Ddc. 


YU “ UDGOIiN” AM Y FLWYDDYN NESAF. 

Gan fod y Gyfrol bresennol ar gael ei gorphen, defnyddiwu yr 
adeg hon i gynhyrfu y Saint oll, o’r Llywyddion i lawr at yr 
aelodau i barotoi gogyfer â’r Udgorx am 1854, trwy wneyd 
pob ymdrech yn eu gallu i cnnill iddo gylchrediad helaeth. Er 
rhoi annogaeth iddynt yn y gorchwyl hwn, mae yn dda genym 
i liysbysu y bydd y gyfrol nesaf dan olygiaeth fedrus yr Hen- 
uriad Dan Jones, yr hwn sydd wedi cael manteision mawrion, 
a phrofiad llawer o flynyddoedd, er ei addasu i’r gwaith, heb- 
law iddo fod yn ymwncyd â’r un gwaith pan yn y wlad hon o’r 
blaen. Ystyriwn fod Udgorn y flwyddyn hon wedi rliagorí 
ar y lleill oll. gan y cynnwysa y fath draethodau campus, gan 
yr Ilenuriad Orson Pratt ac ereill ; a chredwn y gtllir dysgwyl 
Uawer o draethodau yn y gyfrol nesaf, a fydd yn rhagori etto 
ar hon. Caiflf yr un papyr da ei ddefnyddio y flwyddyn nesaf, 
ag a ddefnyddir ynddo eleni, a’r un lythyren newydd. 

Erfynir gwybodaeth yma yn ddiffael o bob Cangen a Chyn- 
nadledd, pa nifer a dderbynir yn y flwyddyn nesaf, erbyn y 
Sadwrn o flaen Nadolig. Daw y rhifyn olaf o’r flwyddyn hon 
allan ar yr 31ain o Iiagfyr, pan y byddwn ni yn rhoddi ein 
goruchwyliaeth i fyny. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

At yr Yjifüdwyr. — Cymmerir y cyfleu hwn i ddwyn ’ar 
gof i chwi y cyfarwyddiadau a roddwyd gan y Llywydd S. W. 
Ricliards, pa rai a ddaethaut allan yn y Star a’r Udgorn. Mae 
esgeulusdod mawr wedi bod ynghylch danfon pa faint sydd yn 
bwriadu ymfudo o’r CyDnadleddau, gyda’r cwmnioedd £13 


3S8 miGOTtN’ BEION. 

a £10. Yr ocfld y LHpydd Richards yn ymofyn liysbyj- 
iad erbyn y laf o'r mis Uẃn, yr hyn sydd wcdi acliosi i ni ys- 
crifenu yn bresennol. Dylni fod mwy o sylw yn cael ei roddi 
i’r cyfarwyddiadau yn;(bylch ynifudo o byn allan : mae yn 
ofynol i’r ymfudwyr ddarllen a myfyrio mwy ar yr hyn sydd 
yn cael ei gyhoeddi idjlynt hwy yn henodoi. Dymunir galw 
sylw y I.ly wyddion at hyn, ac hefyd i gyilnabod y dyledswydd- 
au a berthyn iddynt mcwn cyssylltiad â’r ymfudwyr, megys eu 
cynghori a’u cyfarwyddo, o herwydd foil llawer o rwystrau yn 
dyfod yn eu herbyn : a gweddiweh drostynt ar iddynt lwyddo 
yn cu liymdrcchifidau. Bydded i bawb sydd yn ymfudo gyda 
y cwmni £1.1, i ddanfon £8 yr un ynin, erbyn yr ‘JOfed o’r mis 
nwn. Hefyd, y sawl a allo gasalu £10. bydiled iddynt ddanfon 
yr un modil erbyn yr amser uchod. Gnfaied y Llywyddion fod 
V dospartli hwn o ymfudwyr, yn ridynion ag sydd yn dcilwng o 
gacl benthyg £:i yr un. Ni ddysgwyiir i neb fyncd gyda y 
owmpeini £10. os meddant £13 yr un. Bydd y gweddill i’w 
talu yn Liverpool. Gall pawh sydd yn dcwis cael gweddeuau 
wedi eu prynu yn harori, ddanfon ar frys yma i mi £45 yr un, 
fel y gallwyf finnau eu danfon vr un pryd i Liyerpool. — ll’m. 
S. PMllys" 

Mae y Llywyildion Cynnadleddau canlynol i ymfudo y trn 
nesaf: — Thomas C. Martill, Sir Gaerfyrddin ; Fhillip Sykes, 
Fenfro Ogleddnl. Yr Ilenuriaid Teithiol ag sydd i ymfudo, 
mor bell ag y g - yddom ni yn bresennol, ydynt — W. I). Jones, 
Dwyreiniol Morganwg; George Byewater, Gorllewin Morgan- 
wg; David Williams, Deau Fenfro. 

TAr.iADAü o Rhao. 2 hyd Rhao. 8. — Dyffryn Conwy, £2; 
Dinas, äs; Aberamman, 4s ; Georgetown, 5s 2c; Troedyrhiw, 
4s. — Cyfanswm, £2 18s 2e. 

Ctm.man 1 'aof.dd. — C ynnelir Cymmanfa Ddwyreiniol Mor- 
ganwg, ar y 25ain o líagfyr ; Sir Fynwy. ar y laf o Ionawr; 
Sir Frycbeiniog, av yr 8t'ed ; Gorllewin Morganwg, ary läfed; 
Llanelli, ar yr 22ain; Caerfyrddin, ar y29ain; Sir Aberteifi, 
ar y 5med o Chwefror; Gogledd Fenfro, ar y 12fed; a Deau 
Fenfro, ar y 19eg. 

Anfonor pob Uytbyron, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i John Davis, Printcr, Georgrtou-n, Âferthyr-Tydjil. 

CYNNWYSIAD. 


Cvn-fndoMeh Dvn 373 

Priodas Nefolhidd 380 

Yr“.Ud 2 oin' am > íiiv»ddyn nesaf 387 

Amrywiaetlian, &c 35? 


MF.RTHYR-TYDFIL : 

ARORAPrWTD A CHYHOEDDWYD OAÎf I. DATIg, CEORCETOW». 


UDGORN SEION, 

N B U 

ŵrmt )i <&>atnt. 


Jluir. 25.] UllAGFYR 17, 1353. [Cíf. VL 


PBIODAS NEFOLAIDD. 

{P.lliad o dod. 387.] 

Fbl y conoiílo'lil Duw Dad gorflT cnawdol Iesu, felly Efe, cyn 
i’r byd ddcchrou, a genedlodd ei ysbryd. Fel y gofynai y corff 
fani ddacarol, felly y gofynai ei ysbryd Fam nefol. Fel y cym- 
dcitliasodd Duw yn ngliyflwr gwr gyda’r fam ddac'arol, felly yr 
un mudd y cymdeitlmsodd yn yr unrhyw gyflwr gyda’r un 
nefol; jicthnu daearol ydynt ar ddelw y pethau nefol; ac y 
mac yr hyn sydd atnserol yn nelw yr hyn sydd dragywyddol; 
neu, mewn geiriau ereill, niae y de 'dfau cenedliad ar y ddaear 
yn ul trefn y deddfau ecnedliad yn y nef. Eithr os ocs genym 
Fam neful yn gystadl â Thad ncfol, ai nid iawn y dylem addoli 
Mam ein ysbrydoedd yn gystadl â’r Tad? Nage; oblegid mao 
Tad ein ysbrydoedd wrth ben ei dylwyth, a gofynir i’w wrag- 
cdd a’i blant Ef i roddi yr ut’ydd-dod perfleithiaf i’w Fen 
nmwr. Cyfrcithlawn yw i’r ]>lant addoli Brenin y nef, ond 
niil “ Brenines y nef.” Ceryddwyd plant Israel yn llymdost 
am otfrymu i “ Freniues y nef.” Er ei bod yn dra dyrchafed- 
ig ac anrhydcdlus megys priodasferch anwylaidd y Brenin 
mawr, etto, gan bellcd ein hysbyswyd, ni orchymynwyd y 
plant erioed i weddio arni hi neu ei liaddoli hi. Gweddiodd 
lesu ar ei Dad, a dysgodd i’w ddyscyblion wneyd yr un modd; 
und nis dysgir ni yn un man fod Iesu wedi gweddio at ei Fam 
neful Ef; ni weddiodd chwaitli at yr Ysbryd Glân megys ei 
líad Pe ei cenedìid Ef gau yr Ysbryd Glân, yna Efe a’i 
25 C PRIS x 9- 



190 


DDOOR3 SF.IOR. 


galwasai Kf jn Da<l; on<l vn llc pwneyd fclly, yr ocdd yr 
ysbry<l Glân ci hun yn ddarustyngedig i’r Icsu; ac yr oedd 
ganddo y gidlu i’w anfuu ef fcl ei gcnadydd wedi ci ddychwcl- 
iad at ci Dad. 

Yn nesaf gadawer i ni ymholi a oes unrhyw awgrymiadau 
mewn ysgrythyr am wragedd Icsu. Ymddjddanasom eisoes 
yn yr 20f'c<l rhifyn o’rgyfrol hon am gynnydd <li<l<liwedd llywod- 
raeth Crist. Yn awr, nid oes gctiym reswin i dybicd y par- 
hauai y cynnydd hwn odiligcrth trwy ddcddfau eciieilliad, trwy 
y rliai y delai Icsu, fcl ei Dad, yn Dad ysbrydoedd, ac mcwn 
trcfn i ddyfoil yn Dad ysbrydoedd, neu fel y dywed Esaiah, 
“ Y Tiul tragywyddol,” anghenrhcidiol yw iddo gacl un ncu 
ychwaneg o wrugedd, trwy y rhai y gnllni lioaogi ei hâd Ef, 
nid am unrhyw jstisl terfynol o amser, oml am byth t>ythocdd: 
fel hyn, Efe a fyildai yn wirioneddol yn Dud yn dragywyddol, 
yn unol â’r enw yr hwn ydoedd i'w ro<ldi iddo Ef. Nid yw yr 
Efengylwyr yn siarad yn bcnodol am briodas Icsu; eithr nid 
ydyw hyn i'w ryfeddu, oblegid dywed St. Ioan: “ Ac y mae 
hefyd lawcr o bcthau ercill a wnaeth yr Icsu. y rhai ped ys- 
grifenid hwy bob yn un ac un, nid wyf yn tybied y cynnwysai 
y by<l y llyfrau a ysgrifeniil” (Toan xxi, 2â). Un pcth sydd 
sicr, fod yno amryw fenywod santaidd a garasant yr Iesu vn 
fawr — megys Mair, a Martha ei chwaer, a Mair Magdalcn; a 
cliarodi yr lesu liwynt yn fawr, a chymdeithasodd lawer gyda 
hwynt; a phan ailgyfododd oddiwrth y mcirw, yn lle dango» 
ei hun yn gyntaf i'w dystion dewisedig, yr Apostolion, Efe a 
ymddangosodd yn gyntnf i'r menywod hyn, ucu o ieiaf i un o 
honynt, «ef Mair Magdalen. Y'n awr, bydiiai yn <lra naturiol 
i wr yn yr adgyfodiad ynnidangos yn gyntuf i’w wragedil an- 
wyl ei hun, ac wedi hyny i’w gyfeillion ereill. l’e ysgrifenasid 
holl weitiiredoedd yr lcsu. nyni, yn ddiammau, a ddysgem 
mai y menywod anwylaidd hyn oeddynt ei wragedd. Yn wir, 
y Salmydd, Dafydd, a brophwyila yn benodol am wragedd 
Mab Dnw. Yr ydym yn adrodd o gyfieitliad Saesneg y Beibl, 
a gyficithwyd oddeutu tri chant a deg a dcugain <> flynyddoedd 
yn ol: “Dy lioll wisgoedd a aroglant o fyrr, ac alocs, a chassia; 
pan y dcui allan o’r palasnu il’ori, lle gwnaethant di yn liawen, 
uierched Breninoedd ocddynt yn miiiith dy W cagedij anrliyd- 
jiddus ; ar dy ddcheulaw safodd y Fhiìnines mewn amwisg »• 



CDOORN 6GIOH. 


3»1 


»nr Ophir” (Salm xlv, 8, 9). I'oil jjan y poiriau hyn pyfeiriad 
pcnmlol at Kuh Duw a'i wragcdd Ef, a gaufyddir trwy ddarllcn 
y chwcchfcd n'r «citlifod adnodnu. y rhni sydd fol y cnnlyn : 
“ Dy omeddfnino di, () Dduw. nydd yn oos oostjedd ; toymwial- 
on uiiiondcb yw toyrnwinlon dy dcyrnas di. Ti a peraist 
gyflawnder, ac n ganiiist nnwirodd; ain hyny, Duw, dy Dduw, 
a'th encinniodd di gydng olew gorfolodd tu liwnt i'tli gyfeillion. 
Y Bod Iiwii a eilw y Salmydd yma yn Dduw, a ddangosir yn 
yr adnodau lu-snf fol yn nieddiannu "Gwragcdd anrhydeddus.” 
Pc parhiini nob i nmniau fod gnn y bropliwydoliaotli hon 
gyfciriud at Fab Duw, gallaut foddloni cu hunain trwy ddar- 
llen cymhwysiad Faul o'r ymadroildion hyn, yn yr wythfed a'r 
nawfed ndnoduu yn y bennod gyntaf o'i epistol at yr Ilebreaid: 
— “ Ond wrth y Mab y dywedodd, Dy orseddfainc di, O Dduw, 
aydd yn oes oesoedd; tcymwialcn uniondcb yw teyrnwialen dy 
dcyrnns di. Ti n gernist gyflawnder, ac a gaseaist anwiredd; 
nm hyny i'tli eneinn odd Duw, sef dyDduwdi, ag olew gor- 
folcdd tu liwnt iHh gyfoillion.” Mae Paul yn cymhwyso geir- 
iau y prophwyd Dafydd at Fab Duw, at y Messiah eneinniedig, 
yr hwn a clwir yn Dduw, a “ gorseddfainc yr hwn sydd yn oos 
ucsoedd.” Bydiled mowu coffadwriaetli, ynte, y dangosìr Mab 
Duw yn bonodol fel yn lierchen “ Gwragcdd anrhydcddus.” 
Nid oedil cyfieithwyr y Brenin Iago yn ewyllysio i’r frawddeg 
hon gael cyfleithad Uythyreuol, yn unol â 6ylwedd y Saesnaeg 
hlaenorol, rliag iddo gctnogi amlwreigiaeth ; am liyny newid- 
iasant i <i<; <«iu yn lle gtrnigetld anrliydeddus ; ond unrhyw 

berson yn liysbys o'r gwreiddiol a all ganfod mai y cyfieithad 
cyntaf a roddodd wir ystyr y frawddeg yna. Yn wir, niae y 
frawddog nes if nti yn profi hyn yn eithaf eglur; o herwydd y 
dangosir MabDuw fcl yn berchen “Brehines yn sefyll ar ei 
ddeheulaw, wcdi < i dilladu mewn amwisg aur. Cynghorir y 
Frenines hon yn yr iaith anwylaidd a ganlyn: “Gwrandaw, O 
fercli, ac ystyrin a gostwng dy glust; anghofla liefyd dy bobl 
dy hun, a tiiŷ dy dad; felly y caiff y Brenin chwcnnych dy 
degwcli yn fawr, canys efe yw dy Arglwydd; ac ymostwng 
dithau iddo Ef’ (ndnodau 10, 11). 

Er rliifo y Frenincs yn mhlith “Gwragedd anrhydeddus” 
Mab Dbw, etto gelwir arni iii i’w addoli e/ fel ei Harghcydd. 
l’e na buasai ei gwr oud dyu syml, ni chyngliorid hi i’w addoli 



ÍS2 


DDGORN SEION. 


ef; hyn, gan hyny, sydd dystiolaeth arall ei fod ef mewn 
gwirionedd, fel y dywed Paul, yn Fab Duw r . 

Yn gymmaint â bod i’r Messiah gael “ lliosogrwydd Gwrag- 
edd,” ai ni fyddant hwy oll yn Freninesau? Byddant: eithr 
bydd trefn yn eu mysg. Ymddengys y dewiswyd Un i sefyll 
ar ei ddeheulaw : diehon y teilyngodd hi y sefyllfa yna, trwy ei 
gweithredoedd eyfiawn, neu trwy y cyflwr a feddiannai yn 
flaenorol. Y'mddengys ei bod yn un o ferched brenin : obiegìd 
dywcdir yn yr unrhyw Salm, “ Merch y brenin sydd oll yn 
ogoneddus o fewn: gemwaith aur yw ei gwisg hi. Mewn 
gwaith edau a nodwydd y dygir hi at y Brenin : y morwynion 
y rliai a ddeuant ar eu hol, yn gyfeillesau iddi, a ddygir atat ti. 
Mewn llawenydd a gorfoledd y dygir hwynt: deuant i lys y 
Brenin” (adnodau 13, 15). Rhaid yw cofio fod “raerched 
breninoedd yn mlilith dy Wragedd anrhydeddus." Y bren- 
inoedd a sonir am danynt yma oeddynt yn ddiammau y rhai 
hyny, a ddaethant, trwy ufydd-dod i’r Efengyl, yn freninoedd 
ac oflfeiriaid am byth; oblegid nis gallwn dybied y priodasai 
Crist ferclied breninoedd y byd hwn, y rhai nad ydynt ond 
Uywodraetliu o dan yr enw a gymmerant arnynt o fod yn 
freninoedd am y bywyd byr hwu : nid yw y fath yn deilwng 
o’u galw' yn freninoedd. Rhai o ferclied y breninoedd hyny y 
rhai ydynt i deyrnasu ar y ddaear yn oes oesoedd, a’r rhai 
ydynt freninoedd mewn gwirionedd, a fyddant yn mhlith ei 
“ wragedd anrhydeddus,” ac un ddewisedig i sefyll fel Brenines 
ar ei ddeheulaw a’i addoli Ef, i’r hon y gwneir yr addewid 
ganlynol : “ Yn lle dy dadau y bydd dy blant, y rhai a ivnai 
yn dywysogion yn yr hoU ddaear. Paraf gofio dy enw yn 
mhob cenedlaetli : am hyny y bobl a’th fohannant byth ac yn 
dragywydd” (adnodau 16, 17). 

Ni ein liysbyswyd pa bryd yr oedd i’r Iesu gael ei briodi 
gyda merch y brenin hwn, neu neb arall o’i wragedd. Eithr, 
oddiwrth yr hyn a ddywed Ioan Fedyddiwr, dichon y priod- 
wyd Ef i rai o lionynt c.yn mertliyrdod y Prophwyd hwnw; y 
frawddeg sydd fel y canlyn : “ Yr hwn sydd ganddo y Briodas- 
ferch yw y Priod-fab; ond cyfaill y Priod-fab, yr hwn sydd 
yn sefyll ac yn ei glywed Ef, sydd yn llawenyehu yn ddirfawr 
oblcgid Uef y Priod-fab: fel hyn fy Uawcnydd i gan hyny a 
gyfiawuwyd. îthaid yw iddo Ef gynnyddu ac i miunau leihau’’ j 


ÜDGOIÎN SEION. 


3ÎS 


(Ioan iii, 29, 30). Ac etto, “ A’r Iesu a ddywedodd wrthynt, 
A all plant yr ystafell briodas alaru tra fo y Priod-fab gyda 
liwynt? Ond y (Jyddiau a ddaw, pan ddygir y Priod-fab oddi- 
arnynt, ac yna yr ym rydiant” (Matliew ix, 15). Arddengy» 
Ioan yr Iesu, fel eisoes yn meddia n u y Briodas-ferch ; tra ma« 
y Gwaredwr yn cadarnhau yr liyn a ddywed Ioan, trwy alw ei 
hun y “ Priod-fab,” a'i ddyscyblion “ plant yr ystafell-briod- 
as,” ond pwy oedd y Briodas-ferch, ni ein liysbysir gan neb a 
honynt. Pa un a briododd yr Iesu ncb o’i wragedd yr amser 
hwnw ai peidio, mae yn dra arnlwg y bydd yno briodas i Fab 
l)uw yn amser ei ail ddyfodiad : o lierwydd y dywed yr Iesu, 
“ Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i ryw frenin a wnaetli briodas 
i’w fab, ac a ddanfonodd ei weision i alw y rhai a wahoddasid 
i’r briodas, ac ni fynent hwy ddyfod. llrachefn Efe a anfonodd 
ei weision ereill, gan ddywedyd, Dywedwch w'rth y rhai a wa- 
hoddwyd, Wele, parotöais fy nghiniaw : fy ychain a’m pasged- 
igion a laddwyd, a pliob petli sydd barod : deuwch i’r briodas. 
Ond hwy yn ddiystyr ganddynt, a aethant ymaith, un i’w faes, 
ac arall i’w fasgnach; a’r lleili a ddaliasant ei weision Ef, ac a’u 
hanmharehasant, ac a’u Uaddasant. Eithr pan glybu y 
Brenin, efe a lidiodd ; ac a ddanfonodd ei luoedd, ac a ddinys- 
triodd y lleiddiaid hyny, ac a losgodd i fyny eu dinas hwynt. 
Yna efe a ddywedodd wrth ei weision, Yn wir, y briodas sydd 
barod, ond y rhai a walioddasid nid oeddynt deilwng. Ewch 
chwi, gan liyny, i’r prif ffyrdd, a chynnifer ag a gaffoch, gwa- 
boddwch i’r briodas. Felly y gweision hyny a aethant allan i’r 
prif ffyrdd, ac a gasglasant ynghyd gynnifer ag a gawsant, 
drwgada: a llanwyd y briodas â gwahoddenigion. A plian 
ddaeth y brenin i rnewn i weled y gwahoddedigion, -Efe a 
welodd yno ddyn heb wisg briodas am dano: ac efe a ddywed- 
odd wrtho, Y cyfaill, pa fodd y daethost i mewn yma heb fod 
genyt wisg briodas? Ac yntau a aeth yn fud. Yna y dywed- 
odd y brenin wrth ei weinidogion, rhwymwch ef draed a dwy- 
law, a chymmerwch ef ymaith, a theflwch ef i’r tywyllwch 
eithaf; yno y bydd wylofain a rhincian dannedd: canys llawer 
sydd wedi eu gaiw, ac ychydig wedi eu dewis” (Matliew xxii, 
1 — 14). Caniata pawb mai y mab brenin, y dywedir am dano 
yma, ydyw Iesu Grist, a bod gan y gweinidogion diweddaf a 
anfonir allan genadwri i gasglu ynghyd o’r priff ffyrdd a’r 



»4 


CDCORtí SE!OH. 


eaeau, y drwg a’r da fel eu frilydd; ac mni trwy y casglu liwn, 
y “ llanwyd y briodas gyda gwahoddedigion.” Crybwyllir y 
Priod fab, y gweinidogion, a'r gwahoddcdigion oll : ond nid yw 
y ddainmcg yn cin bysbysu pwy yw y Briodas-ferch. Ma« 
loan y Dadguddiwr yn desgrifio mawrcdd, gogoniant, a gwych- 
der y gadwraeth briod isnl lion. Efe a ddywed, “ Ac rai a 
glywais megys llef tyrfa fawr, ac megys llef dyfrocdd lawer, 
»c mcgys llef taranau nerthol, yn dywedyd, Ilalcliwia: oblegid 
teyrnasmld yr Arglwydd Dduw Ilollalluog. Llawenychwn, a 
gorfoleddwn, a rhoddwn ogoniant I f : oblegid daeth 

priodas yr Oen, n’i Wraig Ef a’i parotódd ei hun. A chaniata- 
wyd iddi gael ei gwisgo i llîain main, glän a dyselaer : canys y 
Uîain main ydyw cyfiawnder y Saint. Ac efe a ddywedodd 
wrtliyf, Ysgrifena, Bendigedig yw y rhai a etwir i swper 
ncithior yr Oen” (Dad. xix, fi — 9). Y byddai i'r wraig fixi yn 
ddynes nodedig dda a santaidd, n awgrymir yn liynod auilwg 
trwy iddi gael ei gwisgo á " chyfiawnder y saint,” yn gymhar- 
iaethol â llain main, glân a dysclaer. Desgrifirci gwisg yn 
Uawnach yn y Salrn a adysgrifwyd eisoes, yn gyfansoddcdig o 
nodwydd-waith aur, tra llnwer o forwynion i fod o’i hol yn 
gyfeiUesau iddi. 

Y bydd i'r Briodas-ferch h • ' an i fod yn wraig i Fab Duw 
yn nliragywyddoldeb, yn gystadl ag amscr, a ddadguddiwyd 
yn y modd egluraf yn yr unfed beunod ar hugain o'r Dadgudd- 
iad, lle gwelodil St. Ioan y Ddaear Newydd, ac y dywedodd yr 
angel wrtho ef, “ Tyred yma, a dangosaf i ti y Briodasferch, 
Gwraig yr Oen;” ac cfe n gludwyd yn yr ysbryd i fynydd 
mawr ac uehel. a gwelodil ddinas fawr, a elwid y Jerusalcm 
santaidd, yn disgyn o’r nefoedd nr y Ddaear Newydd. Cyn- 
nwysai y ddinas hon orseddfainc Duw a'r Ocn, a phreswylid hi 
gan gencdlaeth fawr o frcninoedd, y rhai oeddynt i “ deyrnasu 
yn oes oesoedd,” yn Dtluwiau, fel y mae yn amlwg oddiwrth 
fod enw Duw wedi ei ysgrifenu ar bob un o’u talcenau. Nia 
amcanwyd yr ysgrif ar eu talcenau fel oudffug neu watwaredd, 
eithr yr oedd mewn gwirionedd yn enw a rodilwyd i bob un, 
fel y byddai i holl breswylyddion tragywyddoldeb, pan y gwel- 
sent DUAV wedi ei ysgrifenu yn eglur ar eu holl dalcenau, allu 
gwybod yn hollol sicr fotl pob un yn Diluw. megys ag yr ar- 
ddangosid yn bendant gan y teitl neu yr enw ysgrifeucdig. 



BDCOJUi SEIOS*. 


39t 


~)f*gTÎfir yn mlicllacli ettu, Arddercha wgrwydcl a gogoniant t 
ddina« lion: y dilinaa a'i lieolydd oeddynt aur jiur, yn ddy»- 
'Umt fel K w ydr, tra ei uiuriau a’i jdiyrtli oeddynt o’r mciui 
Hwerthfawrocaf; a gogmiiant l)uw a dlcuai yddinas.fcl nad 
oedd arnynt eiaieu goleuni yr liaul na'r lloer. Yr oedd y gol- 
«•uni liwn mor fawr.felybyddai i'r liull geuedloedd a warcd- 
wyd, ac a breswylient ar wyncby Ddacar Newydd. rodio yn 
ci oleuui. Nid oedd noa yno, eitbr yr lioU Ddaear a wisgid 
niewn un tragywyddol ddydd. Yn ngbanol y ddinas hon yr 
eisteddai Drenin breuinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi ar 
«i orse Idfainc, tra ar ei “ ddebeulaw Ef y safai y Freninee” 
yn addtirncdig yn y gwiggoeild drutaf. Mewo trefn i Ioan 
allu gweleil goguuiant l)uw, gogoniant ei deyrnas, a gogoniant 
«ì Hriodas fercli, anglienrlieidiul oedd dangos iddo y Palas, Ue 
yr orsetldfaine, a'r ildinas yn yr lion y preswyliai y Driodas- 
ferch. Dywedir yn beuilant, am y Frenines bon, y cofir ei 
henw yn mbob cenedbu tb, ae y bydd i’r bobl ei chlodfori am 
byth bytboedd. (Salui xlv. 17.) Uan i Ioan ganfod mewu 
gwelcdigaeth y Brimlas-ferch, Gwraig yr Oen, fwy nâ mil o 
flyiiyddoedd wcili ei pbriodas— wedi iddi lii a'r Ueill oll o bre- 
awylyddion y ddocar gael eu eodi oddiwrth y nieirw, a dyfod 
yn anfarwol — y mae yn cithaf sicr ei bod lii mewn gwirionedd 
yn Wraig wedi yr adgyfoiliad yn gystadl â chyn hyny, ac y 
bydd lii yn Wráîg yr Oen byth ac yn dragywydd; ac yn y 
cyinmeriad hwnw bytld iildi, megys y dywedodd y Salmydd, 
gael ei jibarcbu a*i clilodfori gaji yr boll bobl bytb ac yn dra- 
gywydd. 

Y cedwir y briodas yn ail ddyfodiad y Messiali, a ainlygir 
liefyd yn bendant yn nammeg y deg Morwyn : canys dywed- 
odd yr Iesu, * Yna tebyg fydd teyrnas nefoedd i ddeg o For- 
wynion, y rliai a gymmerasant eu lampau, ac a aethant allan i 
gyfarfoil á'r I’riod-fab. A pìiump o honynt oedd gall, a pliump 
yn flìd. Y rliai ffol a gymmerasant eu lampau, ac ni cliym- 
merasant olew gyda hwynt: ond y rliai call a gymmerasant 
olew yn ou Uestri gyda eu lampau. Tra yr oedd y Priodfab 
yn aros yn liir, yr hepiasant oll ac yr bunasant. Ac ar hanner 
nos y bu gwaedd, Wele, y mae y Priotl-fab yn dyfod, ew f ch 
allan i gyfarfod ag ef. Yna y cyfododd yr holl Forwynion 
J vy n v ac a drwsiasanteu lampau. A’r rhai ffol a ddywedasant 



CDGORS SEtOW. . 


396 

wrth y rh*i call, Tîho<l(Iwch i ni o’ch olow chwi ; canys y rrm» 
tin lumpau yn diSoiTdi. A'r rhai call a atcbasant, (ran ddy- 
wedyd, Nid felly; rhag na fyd.lo ddigon i ni ac i chwithau:. 
•nd ewch yn hytrach at y rhai sydd yn gwerthu, a phrynwch 
i chwi eich hunain. A thra yr oeddynt yn myned yniaith î 
brynu, daeth y Priod fib; a’r rhai oedil yn baroil a aethant 
i mewn gydag ef i’r briodtis : a chauwyd y drwn. Wedi liyny 
y daeth y Morwynion ereill hefyd, gan ddywcdyd, Arglwydd, 
Arglwydd, ngor i ni. Eithr Et'e a atebodd nc a ddywedoild, Yn 
wir meddaf i chwi, nid adwncn chwi. Gwyliwch. gan hyny, 
am na wyddoch na'r dydií na'r awr y daw Mab y I>yn" (Math. 
txv, 1 — 13). Dengys y ddammeg hon yn oglur, fcl hono am 
briodas mab y brenin, a adysgrifnsom cisoes, y bydd casglu 
allan o blith y ceuedloedd — a mynediad allan i gyfarfod y 
Priod-fab; ond yn mysg y rliai hyny a gesglir, y bvdd yno rai 
heb wisg priodas — heb olew yn eu lampau. Ond y pump 
Morwynîon cnll y rliai ydynt barod, a ânt i mewn gyda’r 
Priod-fab i’r briodas, a chnuir y drws. Ac yma gadnwer i ni 
ofyn y gofyniadau cnnlyi.ol: A yw y pump Morwyn gall hyn 
i gael eu priodi gyda'r l’riod-fab, neu a ydyntond gwahoilded- 
igion? Ac os gwalioddedigion yilynt, pwy n gyfansodda y 
Briodas-ferch? Dywedir yn nammeg priodas mab y Brenin, 
“ A llanwyd y briodas o uiahoJdedìgian ; n y gwnhoddedigion 
ydynt y rliai liyny a dderbyniasant wahmldiad y gweinidogion, 
ac a ymgasglasant ynghyil. Os yw y pump merwyn gall yn 
cyfansoddi y gwahoddedigion, ýna rhnid yw fod y Briodas ferch 
yn rhyw forwyn gall a santnidd, a ddcwiswyd i fod yn gymhar 
breniuol neu Frenines. Ar y llaw arall, os yw y pump mor- 
wyn gall yn cynnrychloli yr lioll Saitit, yn wrrywod a benyw- 
od, ac os ydynt oll yn cyfansodili y Briodas-ferch, yna o ba lo 
y daw y gwahoddedigion, neu pwy n fyddant hwy? Etto, os 
yw y pump morwynion yn wirioneddol forwynion neu fenywod 
a briodir gan y Priod-fab, yna bydd i'r oll ereill o’r Saint 
gyfansoddi y gwalioddedigion. Ai nid yw y puntp morwynion 
call hyn “y Gwragcdd anrhydeddus” a ddangosir gan y Salm- 
ydd, yn rai a gymmerwyd gan Fab Duw o blith merched 
breninocild? 

Canfyddir oddiwrth y frawddeg yn y bymthegfed Salm a 
deugain, arn y Messiah mawr, yr hwn oeüd sylfaenydd y 



cdoor» nrion. 


39T 


frcfydil Oristionogol, n’i fod yn Amlwroipwr. yn gystiwll â’r 
P»triarch •Incob n'r I’rophwyd 1 iafyilil, o’r rhni y ilisjynodd yn 
•I y cnnwd. Dy wml I’nul nrn Icsii. •• Cnnys ni cliymmcrotld 
•fe nnturinctli nni;ylion, citlir liàd Abrnliam n gymmcrotlil cfc” 
(Hcb. ii. l'i). Gnn fnd Abrulmm, yr Amlwrcigwr, yn gyfaill 
I)uw, dcwÌMrld y Mcssiah gymmcryd nrno ci liun ci bàd; a 
tlirwy briodi nniryw wrngcdd anrhydcddus ci hnunn, ddnngo* 
i'r lioll gcncdlnctliau dyfodolci fod Kf yu cymmerndwyo Aml- 
wrciginctli o dnn yr oruchwy liacth Gristionogol, yn pystndl à 
thnn yr oruchwyliacth yn yr hou y bu fyw ci Anilwreigiojj 
hynnflnid Ef. 

Dnngosnsom yn nwr yn amlwg fod gnn Dduw y Tnd nml- 
wragedd, un ncu ychwaneg yn nhragywyddoldeb, trwy y rhai 
y ccncdlodd Ef cin hynbrydoedd ni yn gystndl ag Ysbryd yr 
Icsu, ci Oyntnf-nncdig Kf. nc un nrnll nr y ddaear trwy yr hon 
y ccncdlodd Efe dnbcrnncl yr Icsu, mogys ci Unig-anedig Ef 
yn y hyd hwn. Profnsom hcfyd y n citlmf cglur i’r Mab ddilyn 
sinmpl ci Dad, n dyfod y I’riod-fab mawr i’r hwn y mao 
merehod brcninoedd a llnwcr o Wragcdd aiirhydeddus i gncl cu 
priodi. I’rofnsom hcfyd fod Duw Dad. a'n Ilnrglwydd Icsu 
Grist yn ctifcddu cu gwrngcdd yn nlirngywyddpldeb yn gys- 
tndl ng yn nmscr; n dnrfod i Dduw Dnd gcncdlu eisocs lawer 
mil o filiynnu o fcibion n mcrchcd, n’u linnfon i’r byd hwn i 
gymmcryd tnbcrnaclnu; n bod gnn llduw Enbyraddewid na 
fydd ‘•argynnydd ci lywodraeth un diwedd gnn y myncg- 
wyd yn bcnodol y bydd i blant un o’i Frcnincsau gnel eu 
gwncuthur yn dywysogion yn yr holl ddacar. (Gwel 
Salm xlv, 16). 

Dywcd yr Icsu, “ Yno y bydd wylofain a rhincian dnnncdd, 
pan welocli Abrnham, ac Isnnc, n .lacob, n'r holl brophwydi yn 
nhcyrnus Dduw, n chwithnu wedi eich bwrw allun” (Luc xiii, 
SS). Y niac llnwcr mor diluwiolnidd yn y genedlacth hon ag a 
ystyrient v gwnrthruddid hwynt yn fnwr pe eu gorfyddid i 
gymdcithnsu gydn dyn n chanddo anil-wragcdd; ainifyddai 
yn wych i'r cyfryw ddymuuo llc ar wahnn oddiwrth deyrnas 
Dduw, fcl nn hnlogid liwygnn gymdeithns vr hcn Amlwreigwyr 
hyn? Ac yna byddaiyn betli mor hyllig i wylcidd-dra boneiìd- 
igcsnu trn duwiolaidd y by*l Cristionogol i welcd Abrahara ai 
wragedd, Jucob n’i wragcdd» a’r Icsu a’i wragedd anrbydeddus. 



3!tS 


UnGORN SEION. 


oll yn bwyta yn acblysurol wrth yr un bwrJd, ac yn gofwyo y 
naill y liall, ac yn ymddyddan am eu lliosog blant a'u teyrnaa- 
ocdd. O, cliwi foneddigcsau moethus y byd Cristionogol, p» 
f™M y geiiwch odilef y fath olygtii i lion ? O, pa beth a 
wncwch, pan y gweloch liyd y nod ar byrtli y Jerusalcm sant- 
aidd enwau Deuddeg mcibion pedair gwragedd yr Amlwreigwr 
-Jacob? Os oe« aruoch eisieu Uygru eich moesau, ac echrysloni 
eich clustiau tyner, a rhoddi eich gwyleidd-dra duwiolaidd i’w 
wrido gan gymdeithas amlwreigwyr a'u gwragedd, na ftidd- 
iwch fyned yn agos i’r Jerusalein santaidd, nac yn agos i’r 
Ddaear Newydd; oblegid anrhydeddir Andwreigwyr yno, a 
byddant yn mhlith y prif reolwyr yn y deyrnas hono. 

Pedr a ddywed, “ Yr un ffunud bydded y gwragedd ostyng- 
edig i’w gwyr priod, • • • • niegys yr ufydd- 

häodd Sarah i Abraham, gan ei alw ef yu Arglwyddi merched 
yr hon ydych chwi, tra fyddoch yn gwneuthur yn dda” (Pedr 
iii, 1,6). Y menywod yn oes gyntaf Cristionogacth a’i hystyr- 
iai yn anrhydedd mawr i ddyfod yn ferched i Abrahara, ond 
yn awr daethant mor gyfiawn fel ei meddyliant yn warth eu 
canfod yn nghymdeithas Amlwreigwr; a diammheuol ytybient 
eu cymmeriadau wedi eu dyfctha am byth, pe byddai neb mor 
anweddaidd à'u galw yn ferched yr Amlwreigwr Abraham. 
Eithr nyni a ddywedwn wrthynt y modd i ocliel y gwartb 
dwfn hwn; hwy a allant beidio gwneuthur yn dda; oblegid 
dywed Pedr mai ar vr amraod hon yn unig y deuant yn 
ferched i Abraham. Bydd yn anghenrheidiol i cliwi wrtbod 
Cristionogaeth, a pheidio ag ufyddhau i’r Efengyl : oblegid 
wrth wneyd felly gallwch beryglu eich enwau da yn fawr trwy 
ddyfod yn ferched i r Amlwreigwr nodcdig hwnw. Dyfod 
yn ferehed i Amlwreigwr, trwy wirfoddol gofleidiad Cristion- 
ogaetli, a fyddai ar unwaith yn cymmeradwyo gweithredoedd 
y tad Abraham. Meddylier mor ofnadwy a hyll y byddai, i 
gael eich cymmydogion i gyfeirio bys dirmyg atoch, a dywed- 
yd, “ Dyna ferelt i Abraham yn myned — cafodd ei mabwysiadu 
'í deulu yr lien Amlwreigwr bwnw — rbaiil ei bod yn fenyw 
hynod o anweddaidd i eisieu myned i’w deulu, i blith ei wrag- 
edd a'i ordderehwragedd — pwy fytli a feddyliasai y cofleidiasai 
hi ffydd Abraliam, »c fel hyn gydsynio i gael ei mabwysiadu 
üuegys un o'i ferched, ar bryd y gwyddai lii yn d ia ei gymmer- 


ODCOBlî SEION. 


30 » 


ìad! 0, y fatli warth! Rhyfeddwyf os na fydd arni «sieu 
uiyned i eistedd gyda ei tliad mabwyeiedig, a eliyda ei w ragedd 
yn nbeyrnas Dduw. Meiddiaf ddywedyd y bydd ; canys nid 
oes nindd dywedyd pa nicir bell yr arwain Cristionogaetb 
bwynt, pan yr elont gan bclled â ebael eu mabwysiadu i deulu 
Abrabam. Mae yr atbrawiuetb a gofieidiodd lii yn ei bysbysu 
y daw llawer o’r dwyrain, ac o’r gorllewin, ac o’r gogledd, aa 
o'r deau, i eistedd gydag Abrabnm, Isaae, a Ja ob yn nheymaa 
Dduw. O mor gywilyddus! Rhyfeddwyf pabam na osodai y 
gyfraith attulfa i Gristionogaetli, tra y cýnnyrcba y fath ddyl- 
anwad atifoesol, fel ag i uchosi cymmaint nifer nid yn unig i 
gacl eu mabwysiadu i’r teuluoedd gwartbus hyn, ond i gym- 
meryd arnynt fod y fatli gymmeriadau yn myned i fodoli yn 
nheyrnas Dduw. ac yr â eu holl blant mabwysiedig yno hefyd. 
Nid yn unig bi a warthruddodd ei tmn trwy fyned i'r fath 
deulu, eitbr yn tinol á'i batbrawiaeth hi bydd iddi gael cym- 
deitbasu gyda cliarcjotwyr, canys dywed ei llyfr, i’r angylion i 
gymmeryd gafacl argardotyn tlawd o’r enw Lazarus, a'i ddwyn 
ymaith i fynwes Abraham. O, y fatb deulu! Amlwreigwyr a 
chaiihitwyr oll yngbyd! Ac y mae y fenyw ddwl a thlawd 
yna yn un o'i fcrched, ac yn dysgwyl pan y byddo farw y 
cludir bitliau licfyd i’w fynwes. Rbyfeddwyf os na fydd yna 
ryw gagendor mawr, neu ryw ragfur arall, i gadw y fatli gym- 
meriadau gwartbus rliag iddynt ormesu ar gymdeithas a llygru 
moesau V bobl dda a duwiolaidd, a fyddant feirw yn y bedwar- 
edd ganrif ar byuitheg! Rliyfeddwyf os eymmer yr angylion 
y fatli eofndra ag i'n Uusgo ni ymaith gan gynted ag y byddom 
feirw i fynwes y fath Amlwreigwr nodedig ag Abraham!” Os 
nad oes arnoch eisieu dyoddef y fatb warth dwfu, rhaid i chwi 
gadw allan o deulu Abrabam, trwy esgeuluso yr Efengyl; a 
plian y byddocli feirw, ni fydd i'r angylion eieh cytliryblu chwi 
gyda ei gymdeithas, eitlir bydd yno gagendor mawr yn cyf- 
ryngu rbyngoeb cliwi a’i deulu, dros yr hwu ni fydd tramwyfa. 

Yn gymmaint â bod y Saint yn Utali yn ei ystyried yn 
foesol, yn rbinweddol, ae yn ysgrythyrol, i arferyd y drefn o 
amlwreigiaetb, dylent geisio trwy bob moddion ddiddymu, nid 
yn unig o’u meddyliau eu hunain, ond o feddyliau eu plant, 
bob rhagfarn cyfeüiornus ac anweddus a yfasant yn íiaenorol, 
írwy eu cymdcitbasiad gyda cheuedloedd y byd Cristionogol 



400 


EDGORN SEIOÜ. 


diwcfldar. Dylai rhieni sydd ganddynt ferched geisio dystilli» 
i'w meddylian ei tod mor anrhydeddus iddynt gael cu liuno 
mewn priodas gyda dyn da yr hwn sydd eisoes yn wr, g ydyw 
i un sydd sengl. Dylid eu dysgu i wrthod cymdeithas a chyn- 
nygion am briodi pob dynion drygionus, pa un a fyddont sengl 
ai peidio. Dylai tad fod yn anmhleidgar i’w lioll blant, a gwr 
teithio yr unrhyw gariad atynt oll; tra y dylai pob gwraig 
ídystillio i feddyliau ei pblant ei hun, yr angbenrheidrwydd o 
garu plant pob un o’r lieill, megys brodyr a chwiorydd. Dylai 
pob gwraig ofalu nid yn unig am gysur ei gwr a’i phlant ei 
hunan, eithr dylai hefyd ymgeisio am ddedwyddwch pob un o’i 
wragedd a’i blant ereill. A'r un ffunud, dylai plant pob gwraig 
nid yn unig barcbu, anrhydeddu, a charu eu mam eu hunain, 
ond hefyd mamau yr oll o’u brodyr a'u chwiorydd. Trwy gadw 
yr eirchion hyn, bydd i heddwch a thawelwch deyrnasu trwy 
bob dosparth o’r teulu, a bydd i ysbryd Duw ddylifo yn 
rhwydd o galon i galon. 

Nid oes dim i’w ddymuno gymmaint mewn tculuoedd â 
hoddwch, cariad, ac undeb ; y maent yn hanfodol i ddedwydd- 
wch yma a gwedi yma. Ac mewn trefn i gynnyrchu y gwrth- 
rychau dymunol hyn, nyui a annogem gadwraeth y rlieoiau 
canlynol. 

Rheol 1 nf . — iîydded i’r dyn hwnw a fwriada ddyfod yn wr, 
geisio yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a dysgir 
llýwodraethu ei hun, yn unol à chyfraith Duw : canys yr hwn 
nas gall ly wo draethu ei hunan nis gall lywodraethu ereill ; 
bydded iddo gyssegru ei eiddo, ei dalentau, ei amser, ac hyd y 
nod ei fywyd i wasanaeth Duw, gan gynnal pob peth i’w gyf- 
raniad Ef, i wneuthur á’r unrhy w, yn unol ag fel y cyfarwyddo 
Ef trwy V cynghor a ordeiniodd Efe. 

Rheol 2i 7. — Byilded iddo yn nesaf geisio doethineh i’w gyf- 
arwyddo yn newisiad ei wragedd. Bydded iddo geisio y rhai 
hyny y bydd i’w cynunwysderau ei wneuthur ef a hwythau 
yn ddedwydd. Na fydded iddo yn hollol e.lryeh ar brydferth- 
wch gwynebpryd, neu wychder gwisg. neu gynnysgaeth mawr, 
neu weniadau celfyddydol, neu wyleidd-dra ymddangosiadol 
menywod ; oblegid yr oli hyn, lieb y rhinweildau cynhenid, 
ydynt fel y defnynau gwlith a ymloywant am eiliad yn yr 
• haul, ac a belydrant i’r llygad, eithr a ddifianant ymaitli yn 



EDGOBN SEIOÎt. 


401 


fuan. Ond byddcd iddo edrych am ducddiadau mwynion ac 
hawddgar ; am wyleidd-dra cynhenid; am arferion diwyd; am 
rinwedd gwrciddiol; am onestrwydd, uniondeb, a gwirionedd; 
am lendid mewn pcrson, mewn gwisg, mewn coginio, ac mewn 
pob matli o lafur tculuaidd ; am sirioldeb, amynedd, a sefyd- 
iogrwydd cymmeriad ; ae uwelilaw y cyfan, am grefydd gyn- 
henid i reoleiddio a llywodraetliu cu holl feddwl a’u gweithred. 
Pau wedi canfod y rliai a feddiannant y cynrliwysderau liyn, 
bydded iddo geisio cu meddiannu yn gyfreithlawn trwy ci 
gynglior Ef, yr hwn sydd yn dal allwcddau yr offeiriadaeth 
dragywyddol, fel y prioder hwynt iddo trwy awdurdod y Nef, 
ac fel hyn cu sicrhau iddo am amser ae am bobtragwyddoldeb. 

Rheol 3ydd . — Pan fo dyn wedi cael ei wragedd, na fydded 
iddo dybied eu bod eisoes yn berffaith yu mliob peth; canys nis 
gellir dysgwyl hyu yn y rliai ag ydynt ieuainc, ac hebymar- 
feryd yn ngofalon ac ymweliadau bywyd priodasol. Hwynt, 
ntegys y llestri gwanaf, a roddwyd iddo ef megys y cryfaf, i’w 
maetliu, noddi, uc amddiffyn ; i fod eu pen, eu patriarch, a'u 
gwaredwr ; i’w dysgu, hyííorddi, cynghori, a'u pcrffeithio 
hwynt yn mhob peth perthynol i lywodraeth deuluaidd, ac i’w 
cysur a’u dyddanwch eu hunain a’u plant. Gan hyny, bydded 
iildo wirioneddu ycyfrifoldeb pwysig sydd yn awr wedi ei osod 
arno, tnegys pen teulu ; a bydded iddo liefyd astudio yn ddyfal 
dueddiadau ei wragcdd, fel y gwybyddo pa fodd i’w hyfforddi 
liwynt mewn doethineb er eu daioni. 

Rlteol 4 ydil . — Na fradycha ymddiriediad dy wragedd. Mae 
yna lawer o feddylddrychau mewn gwraig serchog ac ymddir- 
iedgar, y dyniuna lii eu mynegi i’w gwr, ac etto y byddai yn 
hynod o auewyllysgar iddynt gael eu hysbysu i ereill. Cadw 
gyfrinach pob un o’th wragedd oddiwftli y lleill, ac oddiwrtb 
pob rliyw un arall, oddigerth mewn achosion y deillia daioni 
trwy wncutliur fel aralL 

liheul hmed . — Na siarad am feiau dy wragedd wrth ereiU; 
oblegid wrth wneyd felly ti a siaradi i’th erbyn dy liun. 0» 
siaradi wrth un o’th wragedd am anmherffeithrwydd y Ueill a 
ddielion fod yn absennol, nid yn unig ti a’u drygi hwynt yn ei 
hystyriaeth lii, ond hi a ddysgwyl y siaradi yn ei herbyn hi » 
dan gyffelyb amgylchiadau : mae hyn a’i duedd i wanhau eu 
hymddiried yuot ti, a hau ymraniad rfcewn teudu. Mynegs 



iOÍ 


CDGORN SEION. 


wrth bob un am ei beiau o'r neilldu, mewn ysbryd mwynder 
a cbariiid, a bydd iddi yn fwyaf tebygol dy barehu ain hyny, 
ac ymdrechu gwneyd yn wcll rliag llaw; ac fcl hyn ni fydd i’r 
lleill, o herwydd dy gerydd, gymmeryd aehlysur i siarad yn 
ddirmygus am dani bi. Dichon y bydd amgyh hiadau, jian y 
gwna cerydd, n roddir yn ìnhresennoldcb y lleill. ddwyn dylan- 
wad llcsul ar y cwbl. Doethinob sydd fuddiol i gyfarwyddo, 
a dylid ei cbeisio yn ddwys gan y rhai hyn a feddant gyfrifol- 
deb teuluaidd. 

li/ieol — Gocliel ddigofaint, a thuedd llin ac afrywiog yn 

dy deulu. Bydd i ysbryd byrbwyll, yn ddilynedig gan eiriau 
crocsion, yn gyffredin gencdlu ei ddelw ei hun, neu o leiaf, 
bydd iddo o'r diwedd, suro teimladau dy wragecbl a’th blant, a 
mawr wanhau eu scrchiadau tuag atat. Dylit gofio y gwna 
dywediadau croesion a arferer yn erbyn un o’th wragedd yn 
nghlyw y lleill, archolli ci theimladau yn ddyfnach nâ phc eu 
clywid ond gan ei hunan. Ceryddon ag ydynt amserol a d3 
mewndull arall, a allant golli eu heffaith ddaionus trwy gael eu 
gweinyddu mewn cam ysbryd; yn wir, hwy yn fwyaf tebygol a 
gynnyddant y drygau yr amcanwyd iddynt eu gwella. Na 
chanfydda fai yn mhób rhyw wall bychan a ddiehon i ti ei 
weled; cauys hyn a ddigalona dy deulu, a dcchreuantfeddwl ei 
fod yn anmliosibl dy foddhau di; ac, wedi cnnyd, dcuant yn 
ddiofal pa un a'th foddhant di ai peidio. Mor annedwydd a 
thra thruenus yw y teulu hwnw lle nad oes dim yn boddhau — 
Uc daeth ffraeo braidd mor naturiol ag anadlu. 

Iiheol Ifed. — Arfer anmbleidgarwch yn dy deulu gan belled 
ag y caniatiio amgylcbiadau; a bydded i'th fwynder a’th gariad 
fod yn ehelaeth tuag atynt oll. Arfer dy farn, roegys pen y 
teulu, yn lierwydd dy ddyledswydd mewn perthynas iddynt, 
ac na chymmer dy uwchreoli oddiwrth yr hyn sydd uniawn, 
gan dy deimladau dy hun, na chan deimladau rbai ereill. 

Rhcoì 8fed . — Na oddef wyro dy farn yn erbyn neb o’th wrag- 
edd, trwy gyhuddiadau y lleill, heb genyt sail dda i gredu fod 
y cyliuddiadau byny yn deg. Na phenderfyna yn ebrwydd ar 
dystiolaeth bleidgar, ond pwysa bob peth yn dda, fel na ddelo 
dv feddwl yn annheg ragfarnllyd. l’an achwyno un o’th wrag- 
edd yn herwydd aumherffeithrwydd y llcill, ac ymdrechu 
gosod dy feddwl yn eu hcrbyu, dysg iddi am fod gan bawb cu 


ÜDCORÎÍ SEIOR. 


tör 

ÄttnmherlTeithcIoTan, ne nni yr anchenrheidrwydd o pyd-ddwyn 
y niiiH â'r IIuII mewn atnynedd, ac i weddio y naill dros y llall. 

Iihenl dj'eä. — Galw dy wragedd a'th blant yngliyd yn fynycH, 
»c hyílbrdda hwynt yn eu dyledswyddau tuag at Dduw, tuag 
at dy huu, a thuag at eu gilydd. Gweddia gyda hwynt, a 
throstynt yn ainl ; a dysg iddynt weddio llawer, am fod i’r Ys- 
bryd Glàn breswylio yn eu eanol, lieb yr hwn annichonadwy 
ydyw cynr.al yr undtb, y cariad, a’r uuoliaeth hyny ag ydynt 
mor anghcnrheidiol er dedwyddwth ac iachawdwriaeth. 

liheol \Ofcd. — Cofia, cr y bydd rheolau ysgrifenedig o wasan- 
aetli i ddysgu i ti dy ddyledswyddau, megys pen teulu, etto 
heb i’r Ysbryd Glàn i'th addysgu a’th hyfíbrddi, mai anmhos- 
ibl ydyw i ti lywodraethu tculu mewn cyfiawnderj gan hyny, 
cais am yr Ysbryd Glàn, ac Efe a ddysg i ti bob peth, ae a’th 
santeiddia di a'th deulu, ac a'eh gwua yn un, fel eich perffeith- 
icr ynddo Ef, ac Efe ynoch chwi, ac o'r diwedd eich dyrchafu 
i'r uchelder i breswylio gyda Duw, lle bydd eich llawenydd yu 
gyflawn am byth. 

fflool I \rcj . — Na fydded i neb menyw uno ei hunan mewn 
priodas gydag unrhyw ddyn, oddigerth iddi gyflawn bender- 
fynu i ddarostwng ei hunan yn hollol i'w gyngbor, a gadael 
iddo ef lywodraethu fel y pen. Llawer gwell yw iddi beidio 
cael ci huno gydag ef yn rhwymau cyssegrcdig undeb tragyw- 
yddol, uà gwrthryfela yn erbyn y drefn ddwyfol o Iywodraeth 
dculuol, n sefydlwyd cr uwcli iachawdwriaeth; oblegid o» 
bydd iddi droi yu hollol oddiwrth liyn, hi a dderbyn fwy 
barncdigaeth. 

lìheol 1 2/rrf. — Na chais byth ddallbleidio mcddwl dy wr yn 
erbyn neb o’i wragedd efeill, i’r dyben o ddyrchafu dy hun yn 
ei ystyriaeth, rliag i’r drwg a geisi ei ddwyn yn anghyfiawn 
arnynt hwy, gwympo gyda phwysau deublyg ar dy ben d j 
hun. C’ais godi nwwn cymmeradwyaeth a dylanwad gyda’th 
wr trwy dy deilyngdod dy liun, ac nid trwy chwyddo beian 
rhai ercill. 

Rheol 1 3ey. — Cais fod yn dangnefcddydd yn y teulu y cym- 
deithasi â hwynt. Os gweli yr ymddangosiad lleiaf oymraniad 
yn codi, arfer eithaf dy ymdrecliion i ailferu undeb, ac i es- 
mwythàu teimladau yr oll. Bydd i eiriau araf a thirion, a 
«iaradir mewn pryd, leihau gwrthwynebiad ac amryson; tra y 


cncon* SEtoH. 


404 

bydil i ysbryd byrbwyll ac iaith afrywiog, ycliwancgu tanwydd 
i’r tàn a gynneuwyd eisocs, yr liwu a yiugyn ldcirioga gydag 
«rcliylldod cynnyddol 

(I'ui barhiui.) Cyf. ItoBYN Ddu. 


AMRYWIAETHAD, Ac. 

Yn hwn sydd ddiciaicu sydd yn ddigon cyfootliog ; yr hwn 
nytld yn Jciair urno ci liun, sydd yn ddigoii c*i awdurdod; yr 
hwu syd I yu b\ w i f.irw yn dila, sydii yn ddigou di-dwydd 
•' Am betliau ercill,” chui y Uaruwr líiile, “nid wyf li yu gofulu 
dini, nu gorniod am y rliui liyn yi liwaith, oddieithr yr olaf, yn 
yr hyn nid oes gormodedd." 

Ai'Wystiw ri> yr Heuuriad David Rees i lywyddu Cynnad- 
ledd Ogleddol 1‘enlro. Ilefyd, mae yr Henuriad Wm. Rieliards 
wodi ei ryddhau o lywyddiaeth Cynnadleddau Sir Feirionydd a 
Sir Fôn; ac y niue Cangeiiuu Cynnadledd Sir Fôn wedi eael 
eu trosglwyddo i ofal yr Ilenuriad Uiehard Uobcrts, Dyffryn 
Conwy, iini yr amseT presennol. 

Mae yn sier na ddarfu i iut dyn erioed ddywedyd nad oes uu 
Duw, heb ei l'od yn gyniaf wedi dymuno hyny. 

mtuu ABORAFF UAIIAS. 

’NoI trigo OUiiyd facli mewn enawd, 

Ei yblfryil Ttedotld ’nol at Dduw; 

Ouit trwy ddaioui ’i lieuaf Frawd, 

Caiff uttó'i gorff i fythul fyw. (1849.) 

TAUAHAn o Rao. !l uvi> Rmac. 13. — Sir Ffliut, £1 2s; 
Sleorgetown, äh 2c ; l’ontytypridd, 9s 6c; Aberaminaii, 5s; 
Hirwaen, Us 5c; J ljurem Tydtìl, 5s llc; Aberdûr, 5s. — Cyf- 
auswm, £2 IWs. 

S&T lîydd i'r “ lJriodus Nefolaidd” derfyuu yn y rliifyn olaf 

0 r gyfrol lion. 

«T Cofied y Ltywyddion yn brydlawn aiu y Cynnrychiol- 
iad hanner-blynyddol. 

líäy Anfoncr pob Hythyron, yn cynnwys eirchion a thaliaduu, 

1 Jel , m Ijinns, Priiilet, (iniryt touw, Mirthyt-TydjU. 

CYSÜWTSiAD. 


Pi loiit!. >3 

AuiiyH'mcUnii, &c 4U4 


MBHTllYH-TYDPa: 

i-iltilUFr.YTD A U rHOJtOD WYD CU I. VâVll, ODOSCBTDW* 


UDGOllN SEION, 

»•« 

ẃtmi j> & > nínt. 


Rrnr. 2 «.] RHAGFYH 24 , 1858 . [Cv>. VL 


PRIODAS NEFOLAIDD. 

[I'ailiad o dod. 404 ] 

Uíj.-N» (Mywcd yn ddrwg «m dy wr wrth ncb o> 
Ucill jrn y tculu, i'r dyh.ci o .MnUblcidìo cc meddyliau yn ui 
crbyn; oblcgid o» hysbysir cf o liyny, niwcidirdi yn ei ystyr- 
iacth. N:i siarad ddm ifaihwmith ntn ueb o aelodau y teulu; o 
berwydd y dinystria liyny eu hymddiricd ynot. Gochel bob 
rhayritli ; canys os eymnicri arnat i guru dy wr, ac i irnrhyd- 
e.ldu n pharchu ei wrngodd, pnn yn brcscnnol, citlir siurad yn 
anniliarchiis mn danynt pan yn abscunol, edrycliir arnat fel 
rhagrithydd, fei bajdorddydd, ac fel dynes yn gwneuthur 
drygau, no rsgoir di fol yn fwy pcryglus nà gelyn agored. A 
phetli sydd etto yn fwy gwrthunus yw baldorddu allan o’r 
teulu. a chcisio crcu gulynion yu crhyn y rhai hyny yr wyt ti 
yn gyssyllticdig á hwynt. Dylid ystyried y fath bersonau, 
nid yn unigyn rhagrithwyr.ond yn fradyehwyr, a dylid sarliau 
eu hymddygiadnu gan bob carwr cyfiawnder. Cofia hcfyd fod 
mwy o ffy rd.l nag un i faldordduj nid bob amser y dygwydd, 
am y personau liyny ag ydynt hyfaf yn eu cyhuddiadati, eu 
bod V goganwyr mwyaf enbydus; ond y fath a gymmer.mt 
arnynt yn rhagrithiol, nad ydynt yn ewyllysio niweidio eu 
cyfeillion, ac ar yr un amser, a awgrymant yn dduwiolaidd, 
mcwn dywcdiadau tywyll ac anghyfeiriol, rywbeth â’i duedd i 
ailacd rhagfarn hynod o anffafriol yn eu herbyn. Goehel y fatb 
ysbryd fcl y gwnelit wirioneddol byrth iiffcrn. 

26 [pris I ÿ . 


406 


ÜDGORN 8EION. 


lìíieol 15 fed . — Os gweli neb o wragedil dy wr yn glaf, nec 
mewn trallod, arfer bob ymdrech i’w diwallu hwynt, ac i wein- 
yddu mwynder a dyddanwcb, gan gofio y byddai i ti dy luinan, 
dan y cytfelyb amgylchiadau, fod yn ddiolchgar am eu cyn- 
northwyon. Ymdrecliwch i gymmeryd rhan o feichiau y naill 
y llall, yn unol â'r iecliyd, y gaílu, a’r nerth a roddodd Duw i 
chwi. Nac ofnwch y gwnewcii fwy nâ’ch rhan o’r llafur 
teuluol, ueu y byddwch yn garedicach wrthynt hwy nâ hwynt 
i chwi. 

jRheol 16 eg . — Bydded i bob mam geryddu ei phlant ei Imn, a 
gweled na thaeront, ac na ffraeont gyda’r naill y llall, na chyda 
ncb ereill : na fydded iddi geryddu plant y lieill heb ganiatâd i 
wneyd felly, rliag i hyny roddi tramgwydd. Dylai y gwr 
edrych ar fod pob tnarn yu cynnal dyscyblaeth ddoeth a 
gweddus dros ei phlant, yn neillduol yn eu blynydduedd ieu- 
engaf: a’i ddyledswydd ef yw edrych fod yr oll o’i blant yn 
ufydd iddo ei hun, ac i’w mamau priodol. A’i ddyledswydd ef 
hefyd ydyw edrych na chaniataer i blant y naill wraig, ífraeo, 
a maeddu «iddo y lleill, na chwaith i fod yn anmharehus, ncu 
eofn at un gangen o’i deulu. 

lì/ieol \1e<j . — Dyledswydd rhieni ydyw hyfforddi eu plant, yn 
unol à’u galluoedd, yri tnhob egwyddor o’r Efengyl, fel eu dad- 
guddiwyd yn Llyfr Moraton. ac yn y dadguddiadau a roddodd 
Duw, fel y tyfont i fyny tnewn cyfiawnder, ac yn ofn yr Ar- 
glwydd, a chanddynt ífydd ynddo Ef. Nn oddefwch i ddryg- 
ioni gymnteryd lle yn eu rnysg hwynt, ond dysgwch iddynt y 
ífordd iawn, ac edrychwch ar iddynt rodio ynddi. A bydded i’r 
gwr a’i wragedd, a’r oll o’i blant, ag a ddaethant i flynyddoedd 
dealltwriaeth, ymostwng yn fynych o flaen yr Arglwydd, oddi 
amgylch yr allor deuluaidd, a gwcddio yn llafar ac unol atn 
bob rltyw fendithion y safont mewn anghen o honynt, gan gofio 
lle byddo undeb a heddwch, y bydd yno hcfyd Ifydd, a gobaith, 
a chariad Duw, a phob gweithred dda, a lliosogrwydd o fen- 
dithion, yn cyfranu iechyd a chysur i’r corff, a llawenydd a 
bywyd i’r enaid. 

Rheoì 18 fecl. — Bydded i bob mam ddechreu gyda ei phlant 
tra fyddont ieuainc, nid yn unig i’w dysgu a’u hy ffqrddi, ond i’w 
ceryddu a’u dwyn i fyny i’r ymddarostyngiad perffcithiaf ; 
oblegid y pryd hyny yw yr amser y geilir eu gorchfygti 


UDGOnS SEION. 


407 


rwyd'l.if, a tlira y mae eu meddyliau yn dynery maent debycaf 
o dderbyn dylanwadau a llywodraeth. Mae llawer o famau, o 
herwydd diofulwcb, yn esgeuluso eu plaut, ac liebond cynnygar 
eu llywodraethu ar brydiau meithion ; pan yu fwyaf cyfifredin 
y canfyddant nad y w eu hymdrechion o un Ues parhaus ; 
canys wedi i blant yinarfer â chacl eu trordd eu hunain, nid 
yn hawdd y gildiant; nc os o ddamwain yr ymostyngant, nid 
yw hyny ond am yr amser gwyddfodol, oblegid pan yr ymlacäo 
y fam drachefn i ddiofalwch, dychwelant hwythau drachefn 
at eu hagwedd arferol; ac fel hyn, trwy arferiad, dcuant o hyd 
yn gadarnach mewn anufydd-dod, gan fyned yn waeth-waeth, 
hyd nes delo y fam yn ddigalnn, gan adael heibio bob dyscybl- 
iaeth, a chwyno nas gall hi wneyd i’w phlant gymmeryd gofal. 
Nid yw y bai gymmaint yn y piant, ag a yw yn niofalwch ac 
esgeulusdod y fam tra y plant yn ieuainc; a hi a raid ateb, i 
radd fawr, dros arferion drwg ac anufydd-dod y plant. Mae lii 
yn gyfrifol mewn dull mwy uniongyrchol nâ’r tad; oblegid nis 
gellir dysgwyl, ar wahan oddiwrth y dyledewyddau llafurus a 
ofynir ganddo, y inedr y tad g»el amser o hyd i ddiwygio, a 
threfnu ei blant byehain ag sydd yn nhref gyda eu mamau. 
Mynych y dygwydd i’r tad gael ei alw at ddyledswyddau 
bywyd cyhoeddus, a dichon iddo fod oddicartref lawer o’i 
amser. pan y bydd i'r lioll ddyledwwydd o lywodraeth deuluol, 
orphwys o anghenrheidrwydd ar famau perthj'nol ei hlant; ac 
os bydd iddynt hwv, trwy ddiofalwch, oddef i’w plant dyfu i 
fyny mewn anufydd-dod, a dystrywio eu hunain, rliaid iddynt 
a fydd dwyn y cy wilydd a’r gwarth o herwydd. Ehai maniau, er 
hcb fod yn ddiofal, ao er y teimlant y pryder niwyaf am gysur 
eu plant, etto, trwy dyb gamgymmeriadol o gariad atynt, a 
beidiant eu cospi pan mewn anghen C06p, neu os cymmerant i’w 
gorchfygu, mae eu tynerwcli a’u tosturì mor fawr, fel y tyciant 
dros y farn, a gadewir y plant heb eu gorehfygu, a deuant yn 
fwy penderfynol i wrthsefyll pob egni dyfodol o eiddo eu 
mamau. hyd nes, o’r diwedd, y penderfynant fod gan eu plant 
hwy dueddfryd ystyfnicach nag ereill, ac ei fod yn anmhosibl 
eu darostwng i ufydd dod. Yn yr achos hwn, fel yn yr un o 
esgeulusdod, y gwall sydd eiddo y fam. Ystyfnigrwydd y 
plant gau íynyehaf. sydd effaith maldodaeth y fam, yn 
tarddu oddiar ei raeddylddrych camgymmeriadol o gariad. 



UDGORN SEION. 


40 « 

Trwy y petli hwnw a eilw hi y n gariad , y mae yn dystrywio 
ci phhint. 

l’lant hwng un a dwy flwydd t-u lioeilran ydyot atluog i'w 
gwneyd i ihluall llawer o bethau; ilyna'r aniM.'r i tlilechreu 
gyila hwynt. Mor aml y canfydilwn blant o’r oedran hwnw yn 
arddangoü llawer o diiigulaint. Mynycli, gan lefain trwy 
ddigofaint. y gwna rhai agydynt fel arall yn iach, niweidio eu 
hunain; llawer gwell, yn y futli amgylchitidau, ydyw i fam 
gerydJu ei phlentyn mewn dull tyner, er gyda phenderfyniad a 
diysgogrwydd, hyil nes ei orehfygu, a plu'ru iddo beidio â llef- 
ain, nag a fyddai iddi oddef i'r arferiad hyny gynnyddu. Pau 
y byddo y plentyn, trwy goepedigaetli rìyner, wedi dyggu vr 
un wers hon oddiwrth ei fam, bydd yn llawer haws ei orclifygu 
a’i drìwyn i ynmstwng niewn pethau ereill, hyd nes yn y 
diwedil, trivy ychydig dJyfid barhad ar ran y fam, y dysg fod 
yn ufydd i’w Uais yn mhnh peth; a daw ufydd-dod ymgadarn- 
haol i fod yn arferiad parhaus. Dichon i'r fatli blentyn, trwy 
gael ei ddwyn i fyny gan f.ira csgeuius neu faldodaidd, ddyfod 
yn ymgadarnhaul niewn arferion o ystyt'nigrwydd ac anufydd- 
dod. Nid gan gymmnint yn nghyfansoddiad gwreiddiol plant, 
ag yn eu dygiad i fyny, yr achosir y fath wahaniaeth dirfawr 
yn eu tuerìrìhuhiu. Nis gellir gwadu fod gwahaniaeth yu 
ngliyfansmldiad phint, hyd y nod o'u genedigaeth ; oud y 
gwahaniaeth hwn, gan mwyaf, sydd ddyledus i ymddygiad 
gweddus neu anweddus y rhieni. fel y mynegwyd o’r blaen ; 
gan liyny, ain y gwahaniaeth hwn, y rliieni ydynt fwy neu 
lai cyfrifol. (>s bydd i rieni, trwy eu hymddygiad ilrwg eu 
hunain, rwymo tueddiadau etifeddol wrth eu plaut, ag a ydynt 
ogwyddol i’w ilystrywio, oddigerth eu gweddus gwttogi a'u 
gorchfygu, dyleut gacl gwireddu y rhaid iddynt roddi cyfrif am 
y drwg liwnw. Os bu rliieni yn euog o rwyrao wrth eu plant 
dueddiadau annedwyild, bydded iddynt edifarlian, gan arfer pob 
dyfalwch i’w haeliub liwynt oddiwrth y canlyniadau ürwg a 
ddeilliaiit yn naturioi trwy roddi lle i'r cyfryw dueddiadau. Po 
fwyaf y dyryswch, mwyaf a rairì fod y gwellhad, a mwyaf 
medrus a thrwyadl y dylai fod ei gynihwysiad, hyd nes i'r hyn 
a hauwyd mewn drwg gael ei orchfygu a’i hollol ddarostwng. 
Yn y ffordd hyn dichon i rieni wared eu hunain a’u plant: ond 
fal arall y mae conJemniad. tìan hyny, adroddwn etto, 



nbOORN SÜION. 


40 * 


bydácd i famnu ddeclireu dyscyblu eu plant pau y byddont yn 
icuainc. 

l'Ji’y,— Na cberyd'lwob eicli plant mewn digofaint; nid 
yw rbiaint digofus mor gymiiwys i faruu maint y gospedig- 
ncth a ddylid ei gweinÿddu ar blentyn, â’r un sydd oerach 
ac wedi ei arferyd gydag ystyriaeth, rheswm, a barn. Gadaw- 
er i’ch plant weled y cospwch liwynt, nid i foddio nwyd 
ddigofus, ond i’w diwygio hwynt er eu daioni. a cbaiff ddylan- 
wad iuchusol; nisedrychant arnoch chwi megys gorthrymydd, 
yn eael eicll uweh-reoli yma a thraw gan nwydau terfysglyd a 
fiyrnig; eithr ystyriant cliwi fel un sydd yn ceisio eu cysur 
hwynt, ac nad ydych ond yn eu eeryddu hwynt o herwydd eich 
lwd yn eu caru, ac yn ewyllysio iddynt wneyd yn dda. Byddwch 
bwyllog a thawel yn eich cynghorion a’ch cerjddon, ond ar yr 
un amscr, arferwch ddifrifoldeb phenderfyniad. Gadawer 
i'cli jdant wybod y rhaid i’ch geiriau gael eu parchu a’u 
hufyddhau. 

Rhetil 211 fed . — Na thwyllweh byth eich plant trwy fygythiad- 
au nac addewidion. Byddweh ofalus i beidio eu bygwth gyda 
chospedigaeth nad oes genych un bwritid i’w gweinyddu : am 
yr aehosa hyn iddynt golli ymddiried yn eich gair; heblaw y 
bydd i hyny lieri iddynt lynu wrtli yr arferiad o ddywedyd 
nnwiredd; pan y canfyddant nad yw eu rliieni yn cyflawni eu 
bygythion neu addewidion, meddyliant nad oes yna un niwed 
inewn iddynt flbrtTetu eu gair. Na feddyliwcli y caitf eich 
eircliion, mewn perthynas i eirwircdd, lawer o bwysau ar 
feddyliau eich plant, tra eu gwrtbwj’iiebir gan eich siamplau. 
Byddweh ofnius i gyflawni eich gair yn mhob petli niewn cyf- 
iawnder, a bydd i’cli plant, nid yn unig ddysgu geirwiredd 
oddiwrtb eieli siamplau, ond bydd iddynt ofni anufyddhau i’ch 
gair, gan wybod nad ydych bytii yn fíaelu cospi neu wobrwyo, 
vn gyfunol â’cli bygythion a’ch addewidion. Bydded i’cli cyf- 
reitliiau, penydiau, a’ch gwobrwyon, fod yn sylfaenedig ar 
egwyddorion barn a thrugaredd, ac yu gy hwysiadol i allu- 
oedd eicli plant; canys yn y tfordd bon y llywodraetha ein Tad 
nefol ei blant, gan roddi i rai gyfraitli nefolaidd, i ereill un 
ddaearol. ae i ereill etto un dan-ddaearol, gyda phenydiau ac 
addewidion cyssylltiedig, yn gyfunol â sefyllfaoedd, am- 
gylchiadau, a galluoedd y personau sydd i gael eu llywod- 


410 


CDGORN SEIOIf. 


raethii. CeÌBÎwch ddocthineh, a phortrëadwch yn ol yi urdd 
nefol o lywodraeth. 

lüieol Hain . — Na fyddwch mor sarug ac ystyfniif yn eich 
Uywodraetli deuluol, fel ag i wneyd eicli liunan yn wrthrych 
ofn ac arswyd. Y mae rhieni na wnant onrl eu iiunain yn 
amlw({ yn mhriodoledd cyfiawnder, tra inai prin yr adwacnir 
trugaredd a chariad yn eu tculuoedd. Dylid tyncru cyfiawn- 
der gyda thrugaredd, a chariad a ddylai foil yr egwyddor fawr 
ysgogol, yn cymmysg wau ei hunan yn cicli holl wcinyddiadau 
teuluaidd. Tra yr eistcdd cyfiawmlcr wrtho ei hun ar yr 
orsedd, niae eicli plant yn agosnu ator-h gyilag arswyd, neu 
efallai yn cuddio eu hiinain oddiwrth eich prescnmùdcb. ac yn 
hiraethu am eich ahsennoldeb, fel y rhyddhaer hwynt oddiwrth 
eu hofn; wrth sŵn eicli camrau agoshaol hwy a ffoant fei oddi- 
wrtli elyn, a chrynant wrtli eich llais, ac ymgrynhoant rhag 
ardremiail eicli gwynchpryd, yr 1111 fath á phe yr ofnent i ryw 
gospeiligaeth ofnadwy gael ei gweinyddu arnynt. Byddwch 
deuluol gyda cich plant. fel y ilyddanont eu liunain y n eicli cym- 
deithas, ac edrych arnoch chwi fel rhiant mwyn a tliyner, ag 
sydd yn hyfryd ganddynt ufyddhau iddo. Ufydd-doil cyn- 
hyrfiedig gan gariad, ac ufydd-dod cynhyrfiedig gan olh, yilynt 
hollol wahanôl yn eu natur — y blacnaf a fydd arosol a parhaus, 
tra nad yw yr olaf ond aros i wrthddrych yr ofn gael ei symnd, 
a bydd iddo ddiflanu fel hreuddwyd. Llywodraethwch blant 
fel rhieni, ac nid fel gorthrymwyr; oblegid byililant hwythau 
rieni yn eu tro, a byddant dra thebygol o fabwysiadu y ffurf 
hono o lywodraeth yn yr hon y cawsant eu haddysgu. Os 
buoeh cliwi orthrymwyr, dieiion y dylanwadir arnynt liwythau 
i efelychu yn ol oich siarapl. Os ydyeh ffroni ae yn barhaus 
ymgecru, byddant liwythau dra thebyg o fod yn gecrwyr 
liefyd. < ydyeh chwi yn hawddgar, niwyn, a thrugarog. bydd 
i’r dylanwadau hyr.aws hyn fod yn dia sicr o drwytho eu hun- 
ain i'w trefu o lywodraeth deuluaidd; ac fel hyn, dylnuwadau 
drwg a da, yn fynych. a estynant eu hunain i lawr am lawer o 
genedlaethau ac oesoeild. Mor fawr, gan hyny, ydyw rhwym- 
edigaethnu rhieni i’w plantl Ae mor ofnadwy yw canlyniadau 
siamplau drwg! Gadáwer i gariad, gnn hyny, eieh goruwch- 
lywodraetliu a’cli rheoli chwi, a bydil eicb plaut yn sier o'ì 
ddarganfod, a hwy a’ch carant cliwi yn ol. 


TJUOOBN SEION. 


411 


Ulirol 22«i/i. — Bydiled i l>ob mam cldysgu ei plilant i anrhyd- 
eddu a cliaru cu tad, ac i barcliu ei gyfarwyddiadau a’i gyng- 
liorion. Mor fynycli y mae pan gymmero tailau i gywirio cu 
jilant.yr y rayrucUi inainau yu inlircscunolilcb y plant ; raae gan 
liyn ogwyddiadau tra drwg mewn llawer golygiad : yn gyntaf. 
j raae yn dinystrio yr unoliaeth teimlad, a ddylai fodoli rhwng 
gwragwraig; yn ail, y niac yn gwanliau yniddiried y plant 
yn y tad. ac yn eu liyfliau i anufydd-riod; yn drydydd, y mae 
y n creu cynlien ac aiuryson; ac yn olaf, y mae yn gwrtliryfela 
yn erbyn y drefn o lywodraetli deuluaidd, a sefydlwyd gan 
ddia'thiueb ddwyfol. Os tybia y fam fod y tad yn rby lym, na 
fydried iddi grybwyll hyny yn nghlyw y plant, ond hi a all 
adrodd ei thcimladau wrtho ef tra eu hunain, ac fel hyn ni 
wel y phint unrhyw yturaniail rhyngddynt hwy. Canys i wr 
a gwragedd anghyturio, ac amryson a ffraeo, sydd ddrwg 
inawr; ac i wneuthur y pethau hyn yn inhresennoldeb eu 
plant, sydd etto fwy drwg. Gau hyny, o« bydd i wr a’i wrag- 
edd ffraeo, a diuystrio eu dedwyddwcli eu hunaiu, bydded 
iddynt gael tosturi tuag at eu plaut, a plieidio eu dinystrio 
hwynt gyda eu siamplau niweidiol. 

lilaol l'iain . — Na oddefwch i blant gwahanol famau i fod yn 
dordyu ac yn cnliibaidd at eu gilydd: oblegiù y maent yn 
írodyr a chwiorydd i’w gilydd, yr un fath â plilant y patri- 
arcli Jacob; ac nid oes gan un hawl uwchlaw arall, ond yn 
unig fel ei teilyngir gan ci ymddygiad. Os dygwydd y can- 
fyddweh gynhenau a gwahaniaethau yn codi, na fydded i cliwi 
gyfìawnliau eicli plant eicli hun, a chondemnio y lleill yn eu 
presenuoldeb ; am y bydd i hyn eu hannog yn eu cwerylon: 
liyd y iiod pe yr ystyriech nad yw eich plant ehwi gymmaint 
yn y bai á'r Ueill, Uawer gwell yw cu dysgu hwynt am ddryg- 
au amryson, nag i siarail yn erbyn y lleill. Bydd i siarad yn 
eu herbyn liwy, nid yn unig ddyeitlirio eu serchiadau hwynt 
ond y mao ganddo ogwyddiad at ddigio eu marnau, a chreu 
teimladau anhyfryd rhyngoch chwi â hwynt. Siaradwch bob 
amser yn dda am wragedd ereill cich gwr yn mhresennoldeb 
eicli plant; am y ffurfia plantyn gyffredin eu barn o bertliynas 
i ereill, yn ol dywediadau cu rliieni; y maent yn dra thebygol o 
barcliu y cyfryw a bercliir gan eu rhieni; a cliasàu y rhai 
Jiyuy a gaseir ganddynt. Os ystyriwch fod rhai o’r mamau yn 



412 


ÜDOOB V SEIOX. 


rhr dyner gjd* eu plant, ac yn rhy tsf'euluí o’u cywirio, na 
/yildwch ddiÿ'Hawn, eithr ynnlrcchwch, trwy driniaeth ddoetli 
a chall o’r ciddoch eich huu, i osod cniumpl dcilwng o’u blacn 
hwynt, fel y dichon iddynt hwy, trwy welcd eich ffordd gall u 
docth chwi, ii mI cu harwuin i fyncil a gwncuthur yn yr un 
modd. Bydd i aianiplau wcithiau ddiwygio, pan bnllo eirchion. 

Rlicul 2t fiin. — Byddwch ddiwi d yn eicli arferion: mae hyn o 
bwysigrwydd fel yn cyflawiii cyfraith l>uw : y inuc hefyd o 
bwyn i’r rhai hyny aydd mcwn Hnigylchiadan iael, fel y gnlhinl 
gael bwyd, a dillad, a chyauron anghenrheidiol bywyd : y mne 
hefyd o bwy» i’r cyfocthog yn gratadl â’r tlawd. fol V byddo 
ddichonadwy iddynt yn helacthach ddiwallu eiaieu yr ang- 
henog; a bod mewn amgylchiailau i gynnorthwyo yr nnffor- 
tunus, a gweinyddu i’r elal' a’r adfydua : oblegid yn y ffordd 
hon, y inae yn boaihl hyd y nod i’r cyfocthog fyncd i mcwn i 
deyrnn» nefoedd. Ni fydtl i deulu sydd i'i amacr yn fcildian- 
nol gan alwudnu buddiol a chyfrcilhlawn bywyd. ganfod amser 
i fyned o dỳ i dŷ, gan fuldorddu a niwcidio eu gilydd a’u cym- 
mydogion; ac ni fyddant chwaith mor chwannog i ffraeo yn 
ou plith eu hunain. 

lUicul ■2'tuin . — Pan fyddo etcli plant o dair i hunip mlwydd 
ocdran, anfonwcli hwy i ysgol, a chodwch hwy yno flwyddyn 
ar ol blwyddyn. hyd ncs y derbyniont ddysgiidiaeth drwyadl, 
yn holl cgwyddorion gwyddoriaeth fuddiol, ac yn eu hagwcdd- 
au, a’u nioesuu. Tn y dull hwn hwy a ochelant lawcr o 
ddrygau, a godant oddiar syrthni, a rturtì int arterindau a’u 
gwnant yn fuddiol i gy nideitlias mewn bywyd dyfodol. Bydded 
i faman addysgu eu merched mewn pob math o lafur teulu- 
aidd, eu dysgu i olchi nc haiarnu, i hohi, a gwneyd pob math o 
goginiaeth, i wnu a gwnîo, i uyddu a gwehyddio, nc i wneyd 
pob niath arall o bcthau a’u cymhwysa hwynt yn hyswîod da 
ac eflcithiol. Byddcd i dadau addysgu eu meihion. yr unrhyw 
gangen neu gangenau o fasgnach y bwriadant iddynt bob un 
ei dilyn. Diystyrwch y gau dynerwch hwnw a nrddangosir 
gan feibion a nierched y eyfoethog, y rhai a’i hystyriant yn 
ddianrhydedd i lnl'urio wrth alwedigaethnu cyfircdin bvwyd_ 
Dylai y fatli dybiau o fywyd nchel gael cu gwgu allan o’r dir- 
iogaeth, megys yn rhy ddirmygus i’w llochesu, am un nnirnnt- 
iad, gan werin wareiddiedig. Mae gan rai boneddigion a’r- 


ÜIMiOH* BKION. 


413 


bonc*lílÌRC»nii íiclcnltyd hyn y fnth foddylddrych mnwrcddo£, 
mewn pcrthynu i foncddigoiddrwydd, fol _v nadnwent i’w 
tlo dnidd hon dad 11 ninm K»othwcithio cu hunain i fnrwolaetii, 
i'w ryniutl hwynt yn cu diotti, nou wrtli ryw orchwyl coeg- 
dyhiog no nnfuddiol. KMdt y ferch i lawr yn yr ystafcll 
wrth oi phnont wnith nou tiws ; j;, wedi ci harwiggo mown sidnn 
m gwychdcr, n gadaol i'r fnm olclii a choftinio, hyd nes, trwy 
Hindor. V inao yn barod i gwyinpo i’w beddj galwnnt hyn yn 
foneddigciddrwydd, n'r cw'nlinniaeth sydd rhwng yr isol a’r 
uchol. Elthr nid y w y fath ferched yn dcilwng o wyr, ac ni 
ddylid cu cauiatnu i uurliyw gynideithas Imrchus: y mncnt yn 
ddiog rni dirmygu», n fyddai yn fclldith i unrhyw wr, a 
ddichon lo I inor nllwyddinnnus â liod yn gyssi llticdig »r fath 
bctlmu niwcidiol. I)ylid coleddu a gwrtcithio pnentio, miwsig, 
n’r holl gclfyddydnu gwychion, mcgys cyflawniaduu n wasau- 
acthant i addu no a hmldu |Mihl olcucdig n gwareiddiol, ac a 
wnant fywyd yn gytunol a dedwydd; ond pan wrtcithir y 
pctliau hyn. cr caund allnn y dylcdswyddau a’r cymhwysderau 
mwy anghonrhci'liol, y innc fol aidurno moch gyda gcmau a 
plurluu gwertllfawr, i wncuihur iddynt ymddangos yn baroh- 
usach: ii i wna yr addumladau hyn, ond gwncuthur y fath 
gymmerindnu yu gnnwnith hyllnch a gwrthunach nagyrym- 
ddangoscnt fd nrutl. 

Uhmi 2 oat/i - Arfcrwch gynnildcb, n gochelwch wastralT. Mor 
ddìnnnogul i wr, a chanddo dculu ninwr, yn ymddibynu yn 
bcnuf ar ci l.ifur cf nm yynnalinctli, n fyddai gweled ei wr»g- 
cdd a’i blnnt yn ddiofal, yn ddifeddwl. ac yn ddianghenrliaid, 
yn gwnstralfii ci cnnill ealesl. Nn fyddcd i un wraig, o ofn nn 
chaifT lii oi cliyfmn o’r cyllid, ddmystrio, rhoddi ymnith, neu 
fol nrall ddo-parthu o'r hyn a roddir iddi. gan feddwl y cyn- 
nysgnctlin ci gw r hi n ■ yrhwnncg* Itylai y rliai a gynnilant, 
ac a ddocih ddoínyddiiint yr hyn a roddir iddynt, gael cu cyf- 
rif vn deilwng i dilorhyn yn chelacthach, nà r rliai hyny r a 
ddilynant ffirdd wrthwynebol. Dylai pob gwraig deimlo 
yn ddvd 'nrol niown nrl'.’d u chadw yr hyn a yinddiriododd yr 
Arglwydd iddi, a dylai lawcnychu. nid yn unig yn ei 
Uwyddi. nt, ond yn llwyddiant yr oll o'r Hc-ill : ni dùy lai ei 
llygaid fod yn llawn trachwant, i grafangu pob petli eì hunan, 
ond dylai deimlo yn gyfartal ddyddorol yn nghysur yr Iioi- 



UDCOBN SP.ION. 


-iU 

ile ’.lu. T rwy ddily n yr yrfa hon rnifl" ei clinru; trwy gjta- 
racryd gyrfa wrth'rynebol, ystyrir !ii yn búnanol, ac ni foddylir 
o linni ond ychyd ic. 

JV<cul 'ì~ uìh . — Uydded i wyr, gwraiiedd, mcibion, a raerched, 
wirionedduyn barhau», nad yweu perthynaa yn terfynu gyd.n’r 
bywyd byr hwn, ond y parha mewn trag-.ryddoldeb dí ldiwedd. 
Oan hyny, dylai pob cymhwy sder a thueddfryd, a'u gwnolo 
hwy yn ddedwydd yma, gael ei feithrin, ei gnleddu, ei fwyhau, 
a'i berffeithio, fel y byddo eu hundeh yn aunattodadwy, a'u 
dedwyddwch wedi ei sicrhau am y byd hwn, nc ara yr un 
hwnw sydd i ddyfod 

Sylwer ar y rheoluu liyn, ac ar y lloill oll ag ydynt ddaionus 
n chyfiawn, a heddwch a fydd y caulyniad; gẃyr a fyddant 
batriarchiuid a gwareilwyr; gwrngedd a fyddant fel gwinwydd 
ffrwythlawn, yn dwyn allan ffrwythau gwcrthfawr yn eu 
tymmorau ; eu ineibiou u fyddaut fel planigion o enwogrwydd, 
a'u merched fel raeiiii caboledig palas. Yna y Saint a gáni 
flodcuo ar y bryniau, a llawcnychu jit y mynyddoedd, a dyfod 
yn bobl fawr a chryfion, yn rhai y caiff eu inynediad allan fod 
gyda |nerth sydil dragywyddol. Cyfod, 0 Seion! gwisg dy 
liun â goleuni! yinddysclaeria allan gydag ainlygrwydd a 
thryloywder! goleua y cenedlocdd u chornelau ty wyll y ddaear. 
canys aeth eu goleuni allan — eu haul a fachludodd — tywyllwch 
a'u liyradôild bwynt! gadawer gwcled dy oleuni ar uchel 
leoedd y ddaear; gàd iddo lywyrchu mewn dysclaerdeb gogon- 
eddus; canys yna gwel y rhiti drygionus. a cliy wilyddiaot, a 
dodant eu dwylaw ar eu safnuu mewn gwarth; yna y cyfyd 
hreiiinoedd, a deuant allau i’r goleuni, a gorfoleddant yn inawr- 
eild dy ogoniant. Nac ofna, U S.ion, ac na laesed dy ddwylaw. 
canys mawr ydyw yr Un santaid I yn dy ganol di! Cwmwl 
a'tli amdöa di y dydd er dy amddiffyn, a'r nos amgylchir dy 
hreswýlfeydd gyda gogoniant! l)uw yw dy oleuui tragyw- 
yddol, a chaiff fod yn Dŵr dy gadernid yu erbyn dy elynion; 
wrth sûn ei lef y toddant yinaith, a dychryn a yrueifl arnynt 
liwy. Yn y dydd hwnw y byddi brydferth a gogoneddua, ac ni 
chaiff gwarth y cenedloedd ddyfod mwy i'th glustiau; yn y 
dydd hwnw, y caitì’ mcibion y rhai liyny a’th gystuddiasant 
ddyfod a phlygu i ti, a dirymu eu liunaiu i lawr wrtli wadnan 
dy dracd; a raerched y rliai Jiyny a'tli warthruddasant di, a 


uDooan RF.ros. 


415 

jiint iMvfod, gnn ddywodjd, Kin bnrn cin liunain a fwytawn, 
m’n dillnd i in liunain n v isj;»n, ond vn uiúk gndawer ein cya- 

• rlltu. vn nhrefn y briodn» batriarchnidd, pyda’r gwyr a’r 
patriarchiiid yn Scion, i gymmeryd ymnilh ein gwarth ; yna 
yr ucli' 1 hnrchant. yn mhell uwelilaw cyfueth, y pctiiau hyny 

• ddiyMyrwyd gan cu tadnu drygionua, o dnn yr enw Anil- 
wrcigiacth. 

Tcrfynwn y dcrnyn hirfaith hwu ar y tcatun I’riodaa Nefol- 
aidd, trwy gynnyg y gofyniadau canlynol i yatyriaethau y 
«yfryw o’n darllcnwyr, ag a ddichon fod yn wrthwynebue i’r 
gyfundracth o liosogrwydd. 

I. Oayw llioeogrwydd yn dramgwyddu» yn npolwg Duw, pa 
hnm y hu i Ahralmni, yr hwn a'i harferodd, gacl ci alw yn 
gyf.iill l)uw, nc yn dad y fTyddloniaid? l’ahuni yr addnwodd 
yr Arglwydd raai ynddo cf, yn gyatadl ag yn ei had, y caffai 
holl dciiluocdd y ddncur cu giilw yn fendigedig? Pabam gofyn 
i holl dculuocild y ddacar, o diin yr oruchwyliaeth Gristionogo), 
i gacl cu mabwyaiadu i dculu Amlwrcigiwr, mewn trefn i gael 
euhachub? l'aham dcwis Amlwrcigiwr i fod yn dad i’r lioll 
dculuin ld cadwcslijî? I'ahani gofyn lioll dculuoedd Criation- 
ogol, mcwn trcfn i gacl cu hachub, i rialio yn n},'hamrau ac i 
wncutiiur gweithrcdoedd Ahraham? Pahani y -cyhocddodd 
I)uw ci hunm yn ’• Diluw Abraham. yn Diluw Isaac, apyn 
l)duw Jncob,” a dywwlyd mai hyn a fydd “ Fv esw a'm covf- 

ADWBIAI.TII O <i »: S EI'LAETII I OE.VEDI.AITH?” (Gwcl l'.X. iii, 
15). <>s nnd y w Amlwrcigincth i'w gymmeradwyo, yn mhlith 

ceneillaethau y byd Cristionogol. patiain yr ymgyfenwodd ei 
hunan i f.sl yn Dduw Anilwnigwyr. a dywedyd y byddai i 
bob cencdla. th fabwysiadu y coffailwriacth hyny ani dano F.f / 
l’ahnm dcwia yr Antlwrcigwyr hyn i fod yn siamplau i Grist- 
ionogion. a dywedyd y deuni llawcr o’r dwyrain a’r gorllewin. 
o'r goglcid ac o'r dcau, ac cistedd i lawr gyda hwynt yn 
nheyrnai* Dduw? A fydd gwra,'cdd a gorddcrchwragcdd 
Abraham. a phclair gwragedd Jacob, yn nheyrnas Diìuw gyda 
cu gwyr? ()» fclly, ai ni lygrir moesau Cristionogion yn fawr, 
trwv eistcdd i lawr yn yr un <leyrnas gyda liwynt? Ai m 
f?dd i Gristionogion gywilyddio yn fawr, o’u canfod yn eistedd 
yn nghynnlcithas Amlwrcigwyr? Ai ni fydd i Gristionogiou 
Jwyr ddystrywio en cymnicriadau, trwy gael eu niabwysiadu i 


rnijORs 


416 

«ioiilu Amlwroiffiwr nv>r nmlodiu ng Abrnlimn, n bod V» 
rhwyfnwli|{ i'w ey | lnnbo‘l cf fel ta>i, u’i palw yn blnnt i>Mo? 

A’f yagrythyr yn rliapweled . ai irwy l’ydrl y niae Duw yn 
cyflnwnhau y ccnciiloeild, n rag rjrnyglodd í Abmhnm, gan ddy- 
wcdyd, Y imt ti y bcndithlr yr holl pcnedlocild” (Gal. iii, 9). Pa 
fath Efenpyl a bregetliwyd I Abraham? Ai nid ydix"dil yr 
unrliyw Efcngyl ap n bregetliwyd wcdi Crint. trwy yr lion yr 
oedd i’r ccncdlocdd gail eu cyfl.iwubnu, a tlirwy yr hon y 
pallai linll deuluocdd y ildaear pael eu benditbio, pan ddyfod 
yn blant Abmham trwy fnbwysiad. Ai nid oedd yrun Efcnpyl 
yn ofynol i acliub y tad Anilwrcipiol yn nlicyrnaa Dduw. ä'r 
un hono aydd yn acliub ci blant mabwysiadol aydd yn cisti-dd i 
lai.r gydap cf yn yr un dcyrnaa? A yw yr Efengyl winli 
Crist, yn dyrchafu Criationogion i oponcdilusnch tcyma» na'r 
nn lle prcnwylia Abraham? ()s nad yw, a ydyw lii ronyn 
gwcll nâ’r Efengyl a brcpetbwyd i Abrahani? Ai ni wdodd 
Abralum ddydd Orist, a gorfoliHÌdu ynddo, ac cdrych yn inlaen 
at ci ubcrth iaw nol, yr un fath ag yr eilrychodd Cristionogion, 
wedi liyny, yn ol yr unrhyw iuwn? Oa gofynoiidyr Efcngyl a 
brcgothwyd i Ahrnluim yr un flydd — yr un edlfcirwch--yr un 
cyfluwnhad — yr un santeiddhad trwy yr Ysbryd (ìlùn - oa caf 
odd iddo e f yr un bcnditliion — yr un doniau o brophwydoliactli 
a dadguddiadau— yr un doniau o welcd gwcledigaethau. ac o 
ymddyddan ag ungylion — yr un galluocdd gwyrthìol ac add- 
cwidion nefol— os gwnacth hi ef yn deilwng o'r tcitl Cyfaill 
Duw, a'i ddyrchufu cf i fod yn dad y ffyddloniuid, hyd y nod 
tad yr holl gencdliwdd cudwedigol, — os, licbluw hyny, yr 
achubodd hi ef yn nlieyrnas l)duw — yn yr uii deyr •• lle mac 
ei blant Cristionogol i eistcdd i lawr pydag eí — yna. ai nid 
ocdd hi Efcngyl Criationogaeth — yr un Efengyl yn liollol ag a 
brcgethwyd wedi Crist? Ac os yr un Efengyl, yna pwy a 
feiddia wailu yr p.rfcrid Amlwreigiacth g.in y dynion gorcu o 
gtibl, o dan oruchwyliaeth Gristionogol ac Efcngylaidd? Pwy 
a faidd dJywedyd, nad uoild cyfiawndcr Abrahaui mor fawr à 
cliyflawnder ei blant? 

2. Ai ni fu i’r Arglwydd fawr fendithio a llwyddo Jacob, 
cyn a chwcdi ci ildyfml yn Amlwreiglwr? Ai ni pharhaodd 
Efc i roddi iddo lawcr o ddadguddiadau a gwcieùigacthau, ac 
anfon lluoedd o angylion i ymíJyddan ag ef? Os oedd Aml- 


uuooim ir.ioü. 


*17 

wnÌRÍaclti yn ünwiîil,»i ni fiu«ai Duw yn eiliyetiyfu o’r ffnith? 
fehuarai Ua luilurn», ii luitai Kfc yn ei nchub yn t-i doyrnM 
ht'b etlifiirwcb? («111 n» cdif»r|i*tv.lj J aw ,b, eilhr pnrhau yn 
Auilwo i.iwr hytl tú Urwulaetli. aclmn yr acbubwyd cf, rliaid 
yr acliubwyil cf yn ci Ut'liolaii; canys nid yw I)uw yu 
rnad.lcu pccbo 'au hcb cdifcirwch; acu yntc, nid yw AnilwrcÎR- 
iaclh yn bcchtnl. l'oli.un y lluddiald yr Arglwydd i Sarali, 
Rwraig Abraltam, hlauta? (G111 *vi, g.) Ai niii ue-ld o bcr- 
wydil yr cagoulutinld lii dro» hir amter, roddi gwritig arall i 
Ahrahain, fcl y ddai cfc yn dad lluwer o gt'iiedloedil? Gwcdi 
yrlioild.HÌd hi Hn.nr i - w gwr, yna ymildanintyngodd yr Ar- 
»;lwyi|d i ro-ldi iddi f»t'. ()( oed.l amlwrciginctli yn droneddui 
a phccl. , .urii', p. f. h I < I y i'ii i lîa.'licl rtnldi Ilillmli î'w ^wt? A 
aUri.u- u lii ci thcimla.lau yn y 1no.i1! hyn, cr rnwyn cyflawni 
pccliod ? A nl-Ttlin-.-.i lii, ni.l vn unig y gwrthddrych daearol 
anwylnf a fcd.lai, cithr hcfyd darontwn); ti liun i bcchod a 
choudcniniud, n rhc log i'r perygl o aUrtliu ei tliragywyddoi 
intliawdwriuctl), ir uuig ddyU'ii o gacl lìillmli i ginli plant i 
fyny id.li lai / I'n fu.ld n fuuiui plant Hillmh i.ltii hi, nicwn 
eynihiiri.it tli i’r curiad n fodd gwrnig nt ti gwr, nc yn cnwedig 
i'r cariiui o gyflaw iihnd gcrbron l>uw? Ai nid yw y siampl 
hon, yntc, o liunan aU'rthiud, yn dangns yn y inod.l mwyuf 
pcndcrfynol, i Itudid yroddwyn odrliar uwch tucddfryd nü 
liystryw ei henuid, cr niwyn i'w gwr godi plant i fyny tnvy 
iiilluth? Ai nid \ w yn profi nmi y aisyni.d o ddyledawydd yn 
unig a wcitliredold &r ti rocidwl, a'i diymlioll yn mlacn i 
wneyd nUfth inor fawr? l’a foiid y llwyddo<ld Leah gyda'r 
Arglwyd.l i fc UUnim ychwancg o hlant? II i a gododil, am- 
ryw tlynyd.lan gynt, Ikx I w.tr o fcibion i'w gwrj eitlir am ryw 
reswm, yr Arglwydd dros ryw liyd o amscr a’i hattaliodd 
rhng planta? I’n ddyledswy.ld ncillduol a gyflawnodd hl 
niewn trcfn o gad ci l>enditliio drachefn gyda pldant? Iii a 
roddodd ei llawforwyn /Cilpah i’w gwr yn wraig. A ddygodd 
yr aUftli hwn yr eSaitb ddymunol? Do, boddhaodd yr Ar- 
glwydd roor fawr, fel y gwraudawodd Efe ar Leah; a bu iddi 
bi yuuldwyn ac esgor i Jacob buinmed mab. A I.eali a <My- 
wcdod.i, “ làlioddodd Duw lÿ ngwobr i mi, 0 IwiwyJd rhod'Ji * 
honofjij'y Uuwjbrwyn fi m gtrr" (Genesis xxx). A ellir dy wedyd, 
yn yr aclios hwn, inai cariad at gacl plant yn ychwanejol, a 



41* 


UlíGOHN ÍEIO.N. 


nncsid pan fonyw nrall, a'i tucddai hi nt ildio i altcrth mor 
fawr? l’e jilant a fuasai ci hamcan, yr ooddynt pinddi citocf 
yn ciddo ci Imnnn; ac yn sicr, ni atlacai |dant /ilpah fod tuur 
gu iddi lii û'i it*r anwyl et liun. t’n ddytwn uwch. ynte. n 
allasai ci tliucildu at wnoyd yr abcrth ? l’c buusai IIìom>k- 
rwydd yn bechndunu, a ddysgwyliasai tii y Uwyddai ei plicch- 
odau gyda'r Argtwydd. ac y pnrnsai ci thmscddimlau iddo cf 
wraiulo ei gwcddi, a rhoddi plant yn yehwancfrol iddi? ()• 
iHidd rlioddi ci morwyn i’w «wr yn atgaa i Dduw, pnliam y 
gwranduwodd cfc ci ifwcddi, a'i ben lithio am wneyd fdly? Ai 
nid yw yr hotl llcithinu hyn yn proft fod t)uw wedi ei dra 
foddloni gyila y drefn o amlcdd, fel ci harfcrwyd gnn y dynion 
n'r menywod santaidd hyn ? 

3. I’ i lc eriocd y bu santciddiach dyn nâ Mose», â'r bwn yr 
ymddyddanodd Duw wyneb yn wyncb? Ai ni wybu Moscs 
ynghylch Crist, Cristionogaeth, n’r Efcngyl? Dywcd yr Iesu, 
i Mosca ysgrifenu am ilano cf: dywcd I’aul y cyfrifodd Mose* 
yr. fwy golud ddirmyg Crist. iiii thrysorau it Aifft: ac ctto, 
dywcd, y pregethwyd yr Efcngyl iddynt liwy (plnnt Isracl yn 
yr anialwch), yn gystadl ag i ninnau, a thystia y tieilyddiwyd 
liwy yn y cwnimwl ac yn y mûr. ()s. gan hyny, y crcdoild 
Moses yr Efengyl, y liedyddiwyd cf, ac y coflcidiodd Gristion- 
ogacth, a goddef dirinyg Crist. ai nid ocdd cfc yn llawn pym- 
maint Cristion á'r rhai hyny a gi :'.cidiasent yr Efcnpyl wedi 
Crist ? Yr oodd Muscs, gan hyny, yn aiulwrcigiwr Cristion- 
ogol, a dwlodd siampl o flaon holl Isrncl; n chan y bu i'w 
frawd a'i cliwacr ci Imn, Aaron a Miriam y hropliwydcs, ddy- 
wedyd yn erhyn un o'i wragcdd, yr ArglwyJd ydocdd dra 
digllawn wrtliynt hwy, a tharawodd Miriam á’r gwalianglwyf. 
(Numcri xii.) Oni ddungosodd yr Arglwrdd yn y modd 
ogluraf, trwy y wcitlircd lion, ci fod yn cymmeradwyo aml- 
wrcigiacth, a’i fod yn ystyricd yn gysscgrcdig i Moses y 
gwragcdil n gymmerodd ? Ai ni fu i Dduw ci hun roddi 
cyfreitliiau trwy Moscs, at rcoleiddio esgyniad ciddo yn nheulu 
ocdd amlwreigwyr? Ai ni chafodd Moscs, er yn nmlwreigiwr, 
ei achub yn nheyrnas Diluw? At ni ymddungosodd Moscs ac 
Elias mcwn gogoniant i I’cdr, Iago, ac Ioan, yn y mynydd 
santaidd, yn ainser gweddgyfnewidiad Crist? Os gallcsid 
acliub Moses trwy yr Efengyl, a thrwy goflcidio Crist, yrta ai 


rix,<>KN SI.IOH. 


41f 


n'rl y* yn »iiT y cyuimerinlwywyd amlwrcîgiactli yn llawn 
opyninmint da« yr ll.iiitfyl 4 llian y gyfroith ? 

4. t), .,.,...1 uinlwrt'igiai-th yn htrhndaruf a throscddol. paham 
y RorcliyiBynialJ I)uw i t iirawd byw hriodi hoü wcddwon ei 
frodyr tnucwlig, a fuont fcirw ynddiblnnt? A fuasai Duw 
yn gorchymyn ci bohl dnn benyd drom i gyflnwni pcohod, ac 
yna cu cosjii liwynt ain ci wncyd ? Rliaid y buasai yn gyflwr 
tost, |x- y im .Idithid jdant Isracl nin na ciiaiiw-asunt y gyfnŵth, 
ac yna draclicfn cu mcllditliio jh' y cadwascnt hi! Elto, rhaid 
yw mai liyn ydocdd y cyflwr, oa ocddynt i gael cu mclldithio 
am fod yn amlwrtigwyr, tra y gorfodai cyfraith Uuw hwynt 
mown nchoaion ponodol i fod felly. 

5- Yn nyddiau Crist, trn yr ocdd cyfraitli Moscs hyd hyny 
mcwu llawn grym, rhaid yw fod yno fllocdd o Israel, yn rliai 
eu gorfutlid gau cu cyfraith i fod yn amlwreigwyr, ncu ynte, 
ddyoddcf JH-nyd y fclldith gyssyUtitsîig á’r gyfraitli tiono! 
Mown pa flor ld y galUsai yr amlwrcigwyr liyny goflcidio 
Cristionogaclh, a cliad cu dcrbyn i Egiwys Crist? A ydoedd 
yn gyfndthlawn i amlwrcigwyr gacl eu bedyddio i’r Eglwyi 
Gristionogol? Us niid iH Ìd, n gamatasai yr Efcngyl iddynt 
hwy ysgaru cu hoil wragcdd, ond uu? A ganiatasai yr 
Efcngyl iddynt ' wv roddi ymnith y rhai hyny y bu i Dduw, 
trwy oruliymyn jH-ndant, ou cyssylltu ynghyd? Os canintasai 
yr Efcngyl ysgaru yr oll oml un, yna pa wragcdd oedd i’w 
hwrw allun gyda cu jdant, n pha ryw un o«dd i’w chadw? Ond 
o* na chaniataaai yr Efcngyl i'r Amlwrcigwyr hyn ysgaru cu 
gwrngcild, oddigerth yn aclios godineb, pa bctli a allasent hwy 
ci wueyd? A nllasent hwy gael eu hucliub heb ddyfod i'r 
Eglwys Gristionogol ? Ac os na alluscnt, ai rhaid ocdd cu 
damnio Iicb feddyginiaeth? A ddarfu iddynt, trwy gadw y 
gyfraith yn unol n gorchymyn Duw, lcoli eu hunain mewn 
cyflwr auobcithiol, Uo na allasai Cristionogacth ou cyrhaedd 
hwynt? Os felly, rliaid yw cu lianfonid i uffcrn, pe y methas- 
cnt a chadw y gyfruith, ac yr anfonasai Cristionogaeth hwynt 
i uffcm, hcb gynnyg unrhyw fcddyginiacth, o herwydd y cad- 
wasant y gyfraith, ac fclly ddyfod yn amlwreigwyr. Eitlu- y 
tuae hyn yn rhy wrthun hyd y nod i ddynion gwylltion ei 
grcdu. Byddai yn gablcdd erchyllaf i wneyd Duw yu Awdwr 
y fath athrawiaoth ddrygionus. Yna, nis gall un ddadls», 



420 


nw.OR* SEIOX. 


nad ocdd i'r nmlwreigwyr Ittddewig, pyda eu holl wrnpetld. yr 
un fruint o fynel i’i F.glwyg Gristionogol ng ertill pwy 
bynag. A elian y rlmid mui fel liyn yr oedil. ynn, pwy n 
faidd ddywedyd nad oedd . nilwn-igineth yn cael ci arfcryd n’i 
gyminerndwyo gnn y rliai hyny yn yr Hglwys Gristiunogol yn 
nyddiau ein Iachawdwr a'i npostolion? A oedd yno un dull 
yn bosibl i ryddhau yr amlwreigiwr luddewig o’i ddyryswch, 
a'i achub yn nheymaa Dduw, yn fyr o Gristlonngaeth? Mor 
sicr ng yr aehuhwyd coh o himynt, mor sicr y goildefodd Crist- 
ionognctli amlwrelgiaetli ; oblegid yr ydyin yn aier na oddefodd 
bi ysgaríueth, ond yn uoig am ilmsedd iieiiodol. 

',r/V lnìihirt.) Cÿf. líuny.t I)iic. 

AMBr\TTAETHAU, &c. 

Ad!*abvi>da dy gyfail! «m dweyd dy feMwl; ciuiys y maa 
rhai llestri yn gollwng yr oll u ro idir ynddynt. 

Gweli. pilsen chwerw, i i nyelulod hir. 

ÌUa y dynion iliilwyU iV darllen yn eu gwrnebau; eitlir 
rlmid cau) gweled ealon y Twylludrus er eu Imdwucn. 

ottoHoa 

Gwna i nr: U fel y dylid, 
l'aid u tliori*yfruitli rhyddid; 

Ac wrtli fcsar, ctifiu roddi 
’Rhyn a ddwg gan cyumutiot iti. 


Taliaiiau o Rao. 16 nn> R iac. 21. — Sir Feirionydd, I8s; 
Sir Fôn, Ss 6c ; Çaerdyf, l.'U 6e; Uontytypridd, 4s 6c ; Aber- 
dàr, 5s; Aberatnnwn, ûs; C.ip Coeli, los; llirwaen, 2s 3c ; 
Georgctowii, 5s 3c; Truedyrhyw, 3s tìe. — Cyfanswm, £3 17» íc. 

«r Galwn sylw y S.iint oU ut sylwaduu y I.lywydd S. W. 
Ricliards, ar Ddegwm a’r Drv> rtu Vinfudul Baríiaus, yn y 
" Star” am Ragfyr -M. 

u'-A" Anfoner pob UytlnTOn, yn cynnwys eirchion n tlmUndnu, 
i John Ddtis, Printer, ütoigrlmrn, Afci tio/r - Tgdjìl. 

CYUNWYSIAD. T1 „ 


rnnri*» NcfnUiriri 40% 

Amr> wiarih.tn, Bic 


MF.RTHYR TYDFII. : 

AMHJFFW TD A CIIYMOB' DWTD G A If I. DA*lt. CIOIGITOW R. 



UDGOltJS SEION. 

»■«» 

áfrnrn \> ŵaint. 


Hiiik. 27.] K1IAUFVH 31, 1833. [Cvr. VI. 


UDGANIAD OLAF YR UDGANWR CYNTAF. 

Y mae pum nilynedil wedi niyncd beibio. a chwech cyfíol o 
L'im.ohn Se.ios wctli eu cyliociltli, cr pan cin pcnotlwyd i 
utlifanu i (Çcnctil y Cymry. Yr ytlym yn nwr yn cyflwyno cin 
•wyihl i fyny, nc yn uilxanu am y tro olaf, cyn cycliwyn o 
lionom i IWyffryn y MynytltloetM, i ymwncytl n i’waith arall. 
Llawcr ffwaitli yr ntiifunaiioiii wrtli ercill, yn cnw I)uw, “ Dcu- 
wch allnn o honi lii, fy niliobl i;” yrydyni yn awr yn ufyddhau 
i'r alwnd liono ein liunain, yan roildi yr L’diforn yn nwylaw gwr 
galluog i u Iganu yn c;n llc. Anturiwn ddweid i ni udganu 
yn agos gystal ag y gallein, yn gyfcrbyniol i’n gwybodacth a’n 
medrusrwydd ; ond gwyddoin y perthynai i ni wendidau a 
flucleddau. Galwyd ni i íwydd yn ieuanc, a buom yn ymwneyd 
â gwaith pwysig, tra yn lled anmhrofiadol, ac yn amddifad i 
raddau o gynghorion yr oedranus a'r profiadol. Ein hyni- 
drcch a'n hanican a fuont i wncyd daioni, scrch y gallai ein dull 
o wcithrcdu ar droion, fod yn grocs i farn rhai o’n lliosog ddar- 
Uenwyr. Mcddyliwn yn awr ein botl wedi dysgu ychydig 
broflad; ontl buasai yn dda genym po meddcm yr ychydig 
hwnw pan ddcchreuasom ein gwaith. Dysga hyn bawb nad 
yw profiud i'w brynu heb dalu yn dtlrud am dano. Gallwn 
ddwcyd i ni wneyd agos ein goreu hefyd i ddysgu mewn siampl 
yr hyn a ddysgeni trwy yr Udcohx, fcl na fyddai ein llafur yn 
•fcr; canys pwnc mawr yw cael geiriau a gweithredoedd i gyd- 
dystiolaethu. lieblaw hyny, ymdrcchasoni i fod yn onest a 
27 [p»is lÿ- 



4ÎÎ 


rncoR* 8Pio!«. 


diddcrbjn wyneb, pnn ystyrie.l finl penym pyfrif i roddi irer- 
bron Duw. Gan hyny, nid ofuwn wyneb ncb, nc ni theinilwn 
ddypascdd at un dyn. Mac ein bron yn hciidychlawn, a'n 
dyinuniad i leaoli pawb, ac ndciladu tcyrnns Dduw. 

Cyflwynwn ein diolchpnrwcli pwrcsocaf i D'luw, nm ei ofal 
tadol ain dnnoni, tra yn y mwneyd i'i waith ; a diolchwn yn 
garedip i’n holl frodyr n rotdusant cu cynnorthwy i ni o hryd 
i’w pälydd. Yr Arplwydd n'n pwobrwyo ni n hwythnu yn 
ol ein ffyddlondcb, nc n porono ein llafur a llwyddiant ; a bcn- 
dithied ci nnwyl Snint á'r hyn oll a ddyinuna eu calnnau, fcl y 
cyd-pyfmifyddom oll rhwnp y bryniau trapy wyddol, i pael ein 
dyspu yn fanylach yn nphyfraitb Duw. 

Yn awr, Udo ihn Seion, ein penau cylioeddus am bum 
nilynedd, ffarwel i ti o'r diwodd; y dydd a ddnctlt i uewid dy 
udpanwr. Wele ni ar fyned ymaith, i’r lle ein pwaboddaist 
lnwer pwaitli; ac yn mbcn wythnoe etto bydd arnll yn chwv«hu 
trwyddot. licndith a ddilyno dy sain, a hoe i i ti ampcnacb 
udpnnwr bob tro ci newidir. Dy udpanwr ncsaf a paffo ddy- 
lanwad cynnyddol; ci chwyth a lierciddioac a ncrtho dy sain, 
nes y treiddio yn mhdl, íe, i palonau y rhai pur a poncst ; ac 
na foed ncb trwy y wlad, na rocsawo suin Udcohn Seion, dh 
aad ymsiriolo yn llowyrch St rrn y Snint. 

U OGO' n Seion I Itir ndpana; 

Tithau'i Seren. hoff lewyrclia: 

Bcnditli Iór ddilyno’r li'yddlon, 

Ncs uu casplu oll i Seion. 

Niunau 'nawr sy'n eanu ffarwcl; 

'Madad wnawn â dwyfron dawcl ; 

Gwedilied Saint am lwydd i’n liymdaith, — 
Ninnau pofiwn hyny ganwaith. 


englynion i’a Goi.vr.vnn. 1 
Udganaist. synaist bcrsoniaid — doctbion, 
Daetboat drwy bob pwrtlildaid; 

A'tli aractli yn hlcth euraid. 

Ncrtli a ro'ist, Ioan, wrth raid. 

Yn Seion fwvn, hcb pwyno, — i Datib, 

Difyr cael gorphwyso: — 

Arall frawd, drwy welia’i fro, 

Da ’i gynnydd, a udgano. 

IíonyN Ddd, Ekyk(. 


UnGOR'f ftfclOH. 


42 ) 


FBIODAS NEFOLAIDD. 

[I*«iii4<l • duil 4*20.] 

fi. O» yjyw anilwrciginotli i'w yetyried yn bccliaclurus o daa 
yr orucliwyliactii Kfengylaid(l, paliam y llafarodd Dafydd am 
wragcdd unrliydcddus Mali l)uw ei liun, a dcsgriäo mor fanyl- 
aidd un o'i Fronincsau ? A fuasai Crist yn cyniiuerudwyo sefyd- 
liud peeliadurus trwy ei urferiad ei hun? ac yna orchymyn ci 
ddyarylilion i’w ddilyn ef? 

7. Us na ellir gollwng amlwreigwyr i'r Eglwys Gristionogol, 

psham y propliwydisld Esaiali, am ogoniant dyfodol Seion dan 
yr oruchwyliaetli Gristionogol, a’n hysbysu mai “Ynydydd 
liwnw saitli o wragedd a ymaflant mewn un gwr, gan ddywed- 
yd, Ein bara ein liunnin a fwytawn, a'n dillad ein liunain a 
wisgwn, yu unig galwcr dy cnw di arnom ni, i gymmcryd 
ymaitli ein gwarth?’’ Os yw y fath bcthau yn bechadurus, 
palinm y rhug-ddywedodd Esaiuh yn mhellach, mai “Yn y 
dydd liwnw, blaguryn yr Arglwydd a fydd hrydferth a gogon- 
eddus, ac y gclwir pob tni ar a adewir yn Seion yn santaidd, ac 
y byddai i'w holl breswylfcydd a’u cynnulleidfaoedd, gael eu 
cysgodi gyda chwmwl a mwg y dydd, ac â cliolofn o dân y 
nos?" Piiliam y mae i'r amlwreigwyr hyn, y rliai sydd i gael 
saitli o wragedd, i ymaflyd yn eu godreu i'w galw yn santaidd 
— i fod tnor brydferth a gogoneddus — i gael y fath arddangos- 
iad mawroddog o ogoniant Duw yn eu canol? Paliain y mae 
i'r hyn oll ctto gymnu ryd lle o dan yr oruchwyiiaeth Gristion- 
ogol, os nad yw amlwreigiaeth i’w oddef yn Eglwys Crist, ac 
os yw mor ffiaidd yn ngoíwg Duw? Ai nid yw y petliau byn 
oll yn profl fod amlwreigiaeth yn gytunol á Christionogaeth, 
ac V bodolodd, ac y bodola yn yr Eglwys Gristionogol yn 
nyddiau ei gogoniant mwyaf ? A ddiehon unrhyw ddarllenydd 
y Beibl neu gredydd y LSeibl wrthddadleu hyn ? * 

8. A all rliywun fynegi paham i Dafydd, cyn iddo gyflawni 
godineb, a Imd yn foddion i dywallt gwaed gwirion, gael ei alw 
yn wr vn ol calon l)uw? Ai ni phriododd ef saith o wragedd 
cyn i Dduw ei ddyrchafu ef i orsedd Israel? Wedi i Dafydd 
gymmeryd eisocs saith o wragedd, paliam y rhoddodd Duw 
holl wragedd Suul iddo yn ychwanegol ? A feddyliodd yr Ar- 
glwydd uad oedd gan Dut'ydd nifer ddigonol, gau y bu iddo Ef 



wnnnti seioj*. 


m 

ci liun ro-lili ychwaneg? I*\rv a ibii’ldia ddywpdyil nml yw aml- 
wreiyi ii'tli jn «ilyilliinl ilwylul pan ci Rurchyu.ynwyd ynn 
Diluw trwy fnau Moftn, ac wcili liyny yn wcitliredol roddi 
gwrngrd I S.ml i fynwcs Dufydd ? 

11. ()s nad yw aiiilwreigiacth yn scfydliad dwyful. paham y 
bn i’r dyn da liwnw, Jchuiadali yr ArcdiofTciriad. rmldi dwy o 
wragcdd i'r brcnin da Jonsh? Ai ni wnacl liyn gan ddyn 
oyflawn, a rhan yr awdnnlod uwchaf o'r offciriadat'tli a fi-ddai 
Duw ur y ddacar? 

10. Os nad ocdd andwrcigiacth yn scfydliad dwyfol. pahamy 
gorchyaiynodd l)uw i'rprophwyd I1«s"a brioili dwy o wragcdd? 

11. Os nad yw amlwr'.igiaclh yn fwy bo'ldhaol yn mhlith 
pobl Dduw nug unwrcigiacth, ncu y gyfundracth o un wraig, 
pahain y gorohymynodd l)uw i Dnicl ladd yr oll o’u cacthion 
rhyfcl gwrrywaidd, ac i arbc.l yr holl furwynion yn fyw iddynt 
cu hunnin? l’aliam y gorchymynodd Kfe hwyr.t i wncyd hyn, 
mcgys rlicol gylTrc lin yn cu holl ryfclocdd dyfodol yn crhyn 
dinasocdd a chcnedlaethau cstronol? Ai ni scfydlwyd hyny 
nicwn trcfn i ddiwailu Isracl o ddigoti o fcnywod at wneyd 
ecnedl oamlwrcigwyr? Ai nid yn y fliirdd tion y tiwriadmld Kfci 
liosogi Isrncl yn fawr, a’u gwncyd hwy fel tywoil ar làn y môr. 
yn gyfmml á'r addcoidion a wnncd i'w liynaflaid nndwrcigiol? 

12. Os, yn mhlilh y cyflawnion, nad yw amlwrcigwyr yn 
anrhydcddusach yn ngolwg Duw nâ’r un-wrcigwyr, pn fodd y 
mad fod Duw yn gyflredinol yn dcwis y blaenaf i íihì yn war- 
edwyr, barnwyr, rhcolwyr, hrcninocdd, oflcirinid, prophwydi, 
a phatriarchiaid, yn liytracli nii'r olaf? l'iihain y dewiswyd 
Gideon, yr hwn ocdd gmi Ido Inwcr o wragcdd, a dim ll ii nâ 
dcuddcg a thrugain o feihion, i wnrcd Isracl? l'aham y dcw is- 
odd Hrenin brcninoedd ac Arglwydd arglwyddi, gad ei cni i’r 
byd liwn mcwn tculu ag oeild ci hynafiaid yn amlwrcigwyr 
nodcdig? Ai nid yw yr holl bcthau liyn yn profi fod l)uw. yn 
mhlith y cyfiawnion, vn dcwis y gyfundrcfn o amlwrcigiaelh 
yn hytrach i'r un hono o unwrcigiactli? 

13. Os nad oedd aralwreigiacth yn ganiatäol yn yr E .dwys 
Gristionogol, puham y gofynai l’aul i Timothcns tuillduo o 
hlith yr aelodau eglwysig, ddynion ng ocddynt wyr un wraig, 
iT swyddi o csgohion a diaconiaid? l’c na fuasni anilwreigwyr 
yn yr Kglvrys, a fuasai yn bosibl i Timothcus cu uciilduo 



»r>0O1l!f RETOH. 


411 

iwTnt’ A e r,» y n anmhcwibl, palmm y rhoddodd y cyng- 
hor? Ai nid yw hyn yn profl yn y mcld mwyaf pcn- 
dirfynol, f.«l anilwrcigiacth yn bodoli yn yr cglwy, hono* 
A ‘M' iigy » l’aul yn un Ue fod andwrcigiacth yn ddrwg ac *n- 
fbc» ,|? Ai ní ofynodd cfc wncyd y fatli ncillduadau, mewa 
trcfn i’r «wyddogion hyn Uódio a chad cu bcichio gyda gofalon 
tculu Iho» ■ g,’? Uallaaai fo.1 yn anghcnrhcidiol, wcithiau, o dan 
amgyl. hia.lau jwnodol, i ddcwi» ddyuion ieuainc ag ocddynt 
*°ngl i’w hordciniu at cu hanf.m ar gcnadiactlmu [>cnodol, 11« 
y buaaai hyd y nod un wraig yn faf.h mawr, ac ain yr amscr a 
foriolai yn Hiwyatr i'w defhyddioldob. O herwydd, dan y 
cyfryw aoigylchiadau, rhoddid hyfforddUdau i ncillduo dynion 
acngl; a ddylid ca«glu, gan hyny, mai pcchaduru» ocdd i ereill 
fod yn wyr? Fclly, yr un fatli, ac yatyried y dyledawyddau 
pwy»fawr a ofynid gan cagobion a diaconiaid, meddyliai I’aul 
yn w.-ll ncillduo i r «wyddi hyn wyr yu berchcn un wraig : a 
ddylid ca»glu, gan hyny, mai pechaduru» oedd i wyr ercill gael 
mwy nag un? 

14. A fu i n Iachawdwr, ncu nob o'i ajiostolion, criocd 
wahar.ld amlwri'igiacth, ncu ci guudcmnio fcl yn bcchaduru»? 
O» naddo, paharn y condcmnia y byd ('ristionogol hyny yn 
awr? A ydynt yn mcddwl bod yn gyfiawnach yn yr ystyr 
hyn, nag Ic«u (ìri»t, Awdwr CrUtionogacth,? 

15. Y mnc cann.a-d.| o filucdd o amlwrcigwyr yn mhlith 
amrywiol gi-ncll.a-dd y d.lacar, yn rai a briodusant eu gwrag- 
edd yn gyfunul á chyfrcithiau cu llywodracthau priodoL Pan 
yr anfono y byd Cristionogol cu ccnadon allan i'w dych- 
wcly.i hwynt, mcwn ]ui fTordd y gallant hwy gncl cu gollwng 
i'r Eglwy»? A raid i jdynt ysgaru eu holl wragcdd ond un ? 
o» fclly, |>a un o honynt a ga.lwant, a pha rai o bonynt a fwr- 
iant allan ar drugarcddau crculawn y byd? Rhyw ddyn 
cyf.H-thog, inwyn, a clmrcdig yn Asia, yr hwn nis gẃyr ddim 
am Gristionogacth, a bryu iddo ci hun ddcg morwyn, ac a'u 
pri.nl a ..11 ar yr uii amscr, yn gyfunol â dcfodau a chyfreithiau 
ci wlad. Cyfyd pob un o’i wrngedd iddo bedwar o blant i fyny. 
Wedi hyny, dygwydd i genadydd o'r byd Cristionogol fyned 
hyd ato, a phregcthu iddo ef a'i deulu lliosog Gristionogaeth ; 
mac cfc, a'i ddcg gw raig, a dcugain o blant, yn credu oll, ac yu 
cwyllysio cacl eu bedyddio i'r Eglwys Gristionogol. Hysbysír 



DDGORS MIOK. 


•f gan y cenaJyiUl, y rhaid iJJo iT y *_'.iru ii lioll «rragcdd rmj 
■n, hcb yr hyn ni» gull cf gad ci JJcrbyn. I ithr ui» g.iyr j 
ucnmlyJJ, na’r Jyn cl hun, am unrliy» fi-ol i ItcnJcrfynu pa un 
o’r Jcg »yJJ i’w chnJwr 1‘ríoJwyJ hwy oll iJ.lo cf ar yr u» 
■mtcr; mac gan yr oll i fod yn ílyJJUiwn iJJo cf: a Jvg- 
•JJ pob un iihlo nifcr gyfarta ■ b t. 

Eithr o’r JiwcJJ, hcb un rcol, gwimcJ y prnJcrfyniaJ ; troir 
naw rhan o JJcg ol Jculu anwyl ymaith; nid, m >JJ bynug, 
hob abcrthiaJ cnlon rwygol o JciniinJuu ur ci nin cf a'i Jculu 
bawjjgarol. Gollyngir cf a'i ». rnig yn awr i'r Hglwy», ac y»- 
tyrir hwy yn (■ríatioiiogiou Ja. On l Jwy rnn o Jair u*i Jculu 
a JorwyJ fcl hyn o'i golh íJinJ, ic a fwrlwy l nllau, a Jcchrcu- 
ant auiinuu yn Jra Jifríf J p.t un a yw CriMionogacth gy»tadl 
1 clircfyiM cii ccii' dl cu hunnn. f »<• hrciiant fiiUlwl uaa 
dichun crcfyJJ a doru <léulu II i fyny fcl hyn fi«I yn dda, 
hwy a’i gwrtho l.uit ur unwuith. u • a Jruant at cu lu iluna IJol- 
iacth. Am y drydcJJ run arall o’r gwra_"dJ adfyJu» a fwr- 
iwyd allan, cfaltai foJ ganJJynt hyJ y nod ctto ohaitli gwan- 
•iJJ yu aro« o foil Cri.Mioiiiig.iclli yn gy fuiidrcfn gywir o 
grcfydd; citlir hcb gan lJ>iit wr a no lJwr. Iiwynt yn y diwcdd 
a gyf.irfydJánt gydu chyftcu»«lra i brioli gwyr eilumulJolgar; 
ac wcdi ennyd, hcb gnndJynt wyr Cristionogol i’w hnrwuin 
hwynt, liwy u gollant yn ItolliJ yr ychyJig fly'dd ocJJ gnn- 
ddyut, a choflciJiant ctto grcfyJJ eu gwyr a'u tiidau, a’r 
plant tlodion a ganlynant siamplau cu mumau. Fcl liyn, y 
naw gwrngcJJ nc un nr bymthcg nr hu.ain o IJiuit a grcJauant 
yn Nghrigtionogiicth, ac a ndjicnt i nicw n gyju'i gwr a’u tad, 
pe na tliroasid hwynt yniaitli. n wthir i iimgylchiadnu n og- 
wyddant i d linystriu nc i lwyr ddilcu o'n mcihlyliau l>ob flydj 
yn y grofydd Gristinnogol. A ydyw Cristionogacth yn gofyn 
ccnadon i ihlilyn y fath yrfa yn mysg coocJIih IJ amlwrcigiol? 
A ydyw hi yn gofyn iJJynt i dori yn wahnnedig gylymau 
tculunl ; i Jori i fyny a chwnlit incwn rliai cnghrcifltiau nuw 
rlian o Jdeg o'r rhai hyny ng yilynt ngosacli nc vn wcrthfawr- 
ocach i’w gilydd nâ hywyd? A ydyw lii yn gofyn iddynt ganlyn 
fTorJJ gydd ogwyJJolig yn ci gwir natur, i wncyd iddynt 
ftìciJJio a clinsâu Crîstionognctli, megys peth crculonucli yn cu 
cyfrif hwynt nà'r bcJJ? U'rtli ha gyfrnith o Gristionojn th y 
dysgant hwy y cyfryw i yagaru ncb un o'u gwragcdd, oJJi- 


CIK30>!( BEIOH. 




(tertli am yr mchot o olun li ? O fyü C'riitionogol! pa lo mac tly 
gyMomlob ? j niao wi-<li IToi! a gwrthuni a (iliub rliywiogaiith • 
d'lryifioiii a gyiuiiu r.oant ci lc of ! Yr ydwyt yn llygru y 
ecnc<lloo>!tl á'th butcindra, ac etto tydi a'u ponwaili ja 
awyildui dy fml yn gyflawn; oml y m.ic y ilyild gcrllaw pan y 
eyhocddir dy anwircddau ar ln iutu y tai, a thi a gai dy farnn 
am dy h>dl afli ndid a'th ffloidd-dra, a chai dy fwrw i law r «jaa 
d:«a ynol. Yna y ouilT ddyü»l inchawdwriactli, a gouoninnt, a* 
anrhydodd, a iratlu, a thcyrnaaiad hcddwch, a dydd y oyflawn- 
idh, yn yr hwn y cailT Abraham a'l wragidd, y ngliyd á'i holl 
h« I au ■ydd gyflawn, clifoddu y ddacar. a thcyriiiuu ani bylh 
bytbocdd. 

Cjf, IlonrN Ddc. 


OBTUOUON O “HIHTtlBY <)F IIKNHY THB 
KIOHTH." 

ar rn orrr. ni un, kkit aancmtDioinn r »i nrucn. 

Poheddiuion,— Y n gyiiiniHÌnt â l».d amrai o honoch, mai p* 
byddcch yn y atrorllir* trrihrnJÍ, yn cich ynnnad á'r dyn 
inwof hwnw, JitM.l’il Swilil, Sjljitriiyùl w.urr ilurmonmrth, O 
flacn cawyddorion p.i un y ditl u.na cyfciliornadau Criitionog- 
actli diliwcddnr, yn hylul i lwydtcw borcuol ar lctlir frou oddi- 
wrth wrc* taubci I id yr liauli ac y cilia i'r cyigodiua anghya- 
bcll. Iioll dducthiiich duwiny Idmn coluga u byd. Bydtlai yn wcU 
i chwi o hyn allan yinoiol i...yu ain cu li liirhrrund, a chofio y 
Uo y iacrnlwyd allan cioll amlurtliui rpúi /uilnúiJ, yngliyd á 
goiodiad Prn ri‘ h njl.ryi u nihi loÿ “ hín Giltholir a my fyrio 
ychydig ur riuwc«l 'au buchold llarri VIII, Aiuddiffynydd a 
Pheu Cynlaf " Eglwrya I, »■ r." nid Eglwyi Ic«u Grist. Uiau 
law dyddiau dcdwydd iawn i’r ipiritUHl hirdiiig*, fu Mawrth 
y nawfcd, yngliyd à’rngcinledyny fl. IW4. Er niwyn troi eich 
wynehau at ffynnoncll eich Rliyddid Crcfytldol, gwnaf liyn o 
ddochrcu cymniwyiiaa i cliwi, trwy oityngcdig alw eich »ylw 
difrifolaf at yr hyn a rai I, wrtli gwr», fo<l yu anwylaidd gan 
•ich niynwenau. A dymn fo, ychydig yn fyr, o Ilancs Bywyd 
a Marwolneth Ilarri yr Wythfoil. Bydded i chwi ei gyniliaru 
yn ofalus a llai» « Bywyd a Marwnlacth Mr. Josepli Smitli, yr 
hwn a gy feuwir yu Brophwydy Uuw byw. Yuacawu welei 



uiwjOrîc grion. 


08 

ai y cliwi ncn y Mormoniaid a <M_vlcnt gywilydJio arddcl a 
«holcdd cgwyildoríon sylfucnwr i o i n fydd. 

Ganwyd llarri VIII yn y flwydlyn 1491, a dcchrcuodd 
deyrnaau yn y (Iwyddyn 1509. Yn ncchrcuad ci dcyrna»- 
iad gwnaeth iddo ci hun gyfcillion mynweaol o wahanol bcr- 
aonau. ag a dybini cfc a fyddent yn fwyaf tucddol i gyd-wcithio 
ag cf yn ci amcanion a'i ddichdlion bradwrus. gan nad bcth a 
fyddai hyny. Dyrchafodd liwynt yn cbrwydd i «cfyllfaocdd 
uchcl ac nnrhydcddu*-. ac wcdi iddo cu ilyrrhafu fclly. daru#- 
tyngodd liwynt fcl cacthwcision, i iacldcr, dimiyg. a gwarth. 
Prif nod ci ymgyrch a rcdai bob anrncr i’r cithafocdd mwyaf, 
mcwn pctliau gwladwriacthol ncu grefyddoL Yn fuan wcdi 
dcchrcu o hono dcyrnaau. amryaonodd á Luthcr, athrnwiacth (>a 
un a dybiai yn rhy wcrín-lywodracthol, a dactli yn amddiffy »■ 
ydd y ffyd'l Oathulic. Yn fuau wcdi hyn, amrafacliodd Ä'r 
Pab, yr liwn a «afai yn ffonld ci briodaa. Cafodd ei yagymuo 
ddwywaith. Gwnacth gredoau ac crthyglau, a gwnacth yn 
droscdd i bcidio tyngu iddynt. Gwnaeth crcill yn hollol 
•wrtliwynebol, a gwnacth yn drosedd i lieidio tyngu iddynt. I 
hyn oll, bu yr Offciriaid o bob tu yn ffyddlon a diwyd droi 
ben, a’r gwrthwyncbwyr a losgid á thän araf ! Dudlcuodd 
ag un ysgolhaig, a llosgodd cf cr ci argrhocddi. Llosgodd 
forwynig icuanc ani amlygu ei meddwl a’i burn. Torodd licn 
esgob Fisher, a Syr Thomas Morc, am wrtbod disgyniad y 
goron, a gnlw ci blant ci liun o Catharíne yn fastarddiaidlt 
Yspciliodd yr cglwysi, a rhoddodd gyllid cwfaint i bcn wreigan 
am botcn (pudding). Llosgodd foneddigcs' brydwcddol a chaU, 
nm amlygu meddwl crocs i drnws sylwcddiad! Ei gnawdol- 
rwydd afly wodracthus, a’i serch gwammal a phcnboeth a’i 
gyrui i'r citlufoedd mwyaf nnilnd, diilciuilad, a chywilyddus. 
Priododd yn gyntaf â’i chwacr-yn nghyfrailh, Catharine o 
Arragon. gwcddw ci frawd Arthur. Ac O licrwydd i ddau o’i 
phlant feirw yn icuainc, ysgarodd hL Priododd ci maid of 
honour , Annc Boleyn, yr hon a lu am saitli mlyncdd yn ci lys, 
a gwnacth i'r senedd, a’r offi'iriaid gyhneddi ei fod wcdi gwneu- 
thur yn dda. Wcdi hyny, torodd ci plicn hi, a phedwar crcill 
yn gwmpeini iddi, ani na thyngcnt yn ei herbyn ar gam. F» 
daflwyd corff Annc i ben gist lwyfen, a chladdwyd hi yoddi. 
Penderfynodd hefyd gyfrif Elizabcth ei fcrch o Anne lloleya 


riW.ORM iEIOÜ. 


«M 

f/nlnril'îc*, jrr nn f.nli i'i hlunt o Cutlinrinc! Tranocth i’r 
dydd y t<>r« y *t p>n y frrnint'» Annc. prindodd ci drydcdd 
wrmi|f, Anne IScynimir, « r - d>! »'r »lUiri«id »'i pwmu-tlmnt 

yn droM-'ld I ddywodyd nnd oedd hyny yn inwn. Yn nennf, cyn- 
DyitiiHld i Franri* Inf. i ddwyn iddnddwy dywynogcs, nr amrni 
foticddigrsau rrrill dronodd o Kfr»inc, frl y ttnllni ddewin ped- 
wnrrdd ifwraiR yn cu plith liwynt. Gwelodd Francin yn ormod 
dirmddiitd n nnrhnd i'r boncddi|(c«nu Ffrengaidd i wnryd hyn: 
fclly Hnrri a iyrtliiodd mrwn cnrind n dnrlun boneddipo* 
Ellmyniidd, Antic o Clcrc, yr hwn a dynwyd ttnn Ilnnr Hol- 
bcin, a phrìododd hi cyn iddo ci j»eW. l'nn ddytfwyd la 
droaod I, ni'th Ilnrri yn awydilun i Roctiontcr i'w (fwrlcd, ond 
cyn tfyntrd ntf y dcnllodd nnd ocld hi yn dcnll un iaith ond 
yr Kllmy n.n'tf, nc nnd ocild yn ci foddio, tynfffidd iddynt 
ddwyn rri ' • / o Flanrlen droíodd iddo. Yn mhcn yrhydig 
imnT, cytunodd y tfymmnnfa rçlwynaidd, nr (fnis Hnrri. 
i ddiddymu y hrìodus, n chyhoeddasant Hnrri nc Ann» 
yn rhydd i liriiaii y sawl n fyncnt Galwodd Harri hi rn 
chwacr fnbwysindol iddo, n rhoildoild bcduir niii y flwyddyn i’w 
chynnal. Ac fcl y dnrfu idilo ddinystrio Cnrdinal Wolaey. p«D 
flinodd ar ci wrnlR ll.irnorol, frlly hrfyd, torodd bcn Thomas 
Cromwrll, larll K»scx, pnn otild wttli alnru nr yr un hon. Yn 
fuan wttli hyn, prio.lodd y pummod wraiR. Cathnrine Howard. 
Ymhyflrydoiid cymmaint yn ci thegwch, frl y pnrodd i'r cstfob- 
ion ttyfnns'i'idi Ifurfinu o ddiolchgarwch i Dduw.ani y dcwisiud 
dedwydil n wnnctlyai, a'u dnrllcn pyiln phwys yn yr rclwysi. 
Ac wttli ychyditf fisocdd comlcmnlwyd hi — torwyd ci phen hi 
ac ariflwyddi-s nrnll. ynçhyd n'i mnmjfu ncu ci nain, cwyrth- 
on, modrybydd, cefndcrwydd, tua dcuddt'tf o nifrr. Drnrhcfn, 
cfe a briodmld ci chwechfitl gwrnij;, o'r enw Catharine 
Parr; ni chafodd liith iu. druan. fawr scibinnt a thnwelwch. 
Llosÿwj d lliaws pan ottld yn ncwj'dd-wcddotr. W cdi cyfiawni 
yr holl bcthau byn, a mil mwy, bu llarri farw, o glwyf bmen- 
cdig yn ci tfor'*. lon. 28, 1847, yn ddwj* flwj'dd nr bynithcg a 
dcngnin ottl, «edi tejTnnsu dwy flynedd nr bymtlieg ar 
hugnin n naw mis. “ Kî falchder n'i wagedd oedd j*n ei lywod- 
rarthu. Yr oedd y n arglwj'ddnidd, ac ni oddcfai ci wrthddy- 
wedyd na’i by." rildi: yr tvdd yn fyrbwyll, traws. nfmillon, n 
dignsog ddialgar; yn ddycithr i dcimlad a lliosturi, a pliorthat 



GDGOliN SK1U*. 


4M 

•i lid a’i gynddeiriogrwydil ur druul i-yti.iwudcr tt dynuliat.'lli, 
hub brufi diiu euogrwydd na gutid yn ol llaw. Yrocdd mor 
grculawn a tlirawii-ly wudracUiol, inal yr utild yn yniddangoa 
•i fod yn ymliytrydu yil ngwiu.il ci dilciliaid. Gonodwyd dcu- 
ddcg mil a tbrugaiu u ddyuion i l'arwulactli yn ei dcyrnaaiad, 
bcülaw y rbai a ddirdynwyd iu; a loagwyd, yr hyu sydd yn 
agus i diiwy til yn y tiwyddyn!!’’ Mur ddall yw y rhai tt 
briodolaut ryildid i’r fatli ddihiryn anll.nl a gormcsol! Mor 
«uln, hacrllug, a diuydwybod, y rliaid fud yr ndyn trucnua 
bwnw na cliywilyddia arddcl unrhyw bcrthynaii, na chy»- 
•ylltiad ú'r fatli ormcs dcyrn crculawn a hnlugciiig! Yn gym- 
inaint à bud llarri yu ci cwylly» wcdi gndacl chwcch caul o 
buiin.iu i’r Otfciriaid, am weddio ci enaid allau o’r purdan, 
diau tiHÌ gunddynt lawer mwy nâ llawn daag o’u blacn. n l>od 
yn ddyfal iawn wrtlii hcfyd. Uydd yn ddigon cynnar iddynt 
ddcclircu dirniygii a cliciaio gwaratlwyddo y l'rophwyd Joacph 
táin i th, na ncb arall o wciaion awdurdudcilig l)uw. wedi y catf- 
wit ilarri yr Wythfcd, tad cu rliyddul, allau o’r purdau. 

Have at it, ’nilaen à cliwi yn lcw, 

Mae brnsdcr yuin — dewch yn dcw; 

Ond ceiaiwch bwyll, nafyddwcli flbl, 

llhag niyncd yno ar ei oi. 

“ Nid ocs i lciddiad dyn fywyd tragywyddc! yn nros ynildo cf.“ 
Gwn yn dda aui lawcr u offciriaid sydd yn ddynion da iawn, 
a chwennychant ddaiuni ercill hefyd, a JyumuiuJ dirgcl 
yuddynt am y gwir. Wrth y cytryw dy wcdaí o’in calun, 
chwychwi a adnabyddwyf yn dda; chwychwi, y rhai y ccfais 
yr anrliydcdd o gyfeillacliu yn ddifyrus nc udciladol à chwi yr 
ainscr gynt. Fonetidigion. O edifarhcwch â’ch holl gnlon, ie, 
O yniryddliawch oddiwrth iau cacthiwcd, ucymunwch à Saint 
y Oyddiau Diwfcddaf, — byddwch barod i abcrthu pob niwyu- 
ianuau daearol, cr inwyn cad gafael ar y bywyd tragywyddol, 
— dcuweh, a bedyddier pob un o honoch er maddcmmt pechod- 
au, a chcwch orphwyadrtt i’ch eneidiau. Dcuwch yn awr, ac 
nac oedwch, oblegid byr waith a wna I)uw ar y ddacar. I)y- 
wedaf etto, ymunwch à’r Saint, o lierwydd dyma yr unúj 
ddyniou ar y ddacar sydd ag Offüiriadaetii Duw yn eu 
plith. Trosglwyddwyd hi i’r ddaear hon i’r l’rophwyd Joscph 
làuúlh, a thrwyddo cf i nii yr wyf yn gwybod hyny. l’rofwch 



trrwoRy sriOTf. 


4M 

«hwlthnu lij’n. n olu'wch wyboünctli o hyny i chwi cich hun- 
»in. Iiydilwch wych. 

Ydwyf, yn terchns fcl nrfcr, eich cyfnill, 

U<m$UL I)twi Elfip. 


YR ALWAD. 

OwnAnnAWRD Ilnocdd dncnr nr Inis Jchofn’r jicn, 

Clywcli s.iin yr uilcorn hyninl yn swnio îs y nen; 

Mmt’n gulw nylw iinnwl triirolion dnc’r i jjyd. 

Y itwrcnjf n’r tioncddigion, yn ddiwahan ynjfhyd. 

Dystnwi-d yrlinll ddocthion, y dcullus fydd yn fud, 
Gwrnndcwch nll im-wn symirwydd nr snin efenjryl glvd; 
Khv hyili 1 - ì,i is ])iiw y nefoedd sy’n ndsnin oddi fry, 

’R efengyl hiii y dcymns, ’nol geiriau'r Icsu cu. 

Clyw pc iyrn destiolacthnu y gweision nr y llnwr, 

0 j!wrinido ln.tr ncwjtldion, n ddwg lnwcnydd mnwr; 

Nu ûd i’r nnwiredduu sy’n chwifio ymn ’tliraw, 

1 oi-ri ’th yari.ul ntom. nn pheri it’ jfncl braw. 

Dnwn ysbryd pnr y bywed — cni ei fwynhnu yn rliad. Al 
Us niewn j>»ir ostynjfeidilrwydd gwnai blygu i ddedlf. 
nu’r Tnd: 

Scf oym’ryd dy fedyddio yn enw’r Trioedd Glân, 

A plienderfynu gwraudo, u myned yn y bln’n. 

Gwnn’r ysbryd hwn ddwyn bvwyd — pob ofn jn’lia draw, 
Gwnu'tli yyfnrwyddo bofytl i ddweyd fy Nlind heb fraw; 
Rhytld jtnriad yn dy fynwes, tnwelwch d;in dy fron, 

A’tli fod yn eiddo'r nefoedd, fe dystia it’ yn llon. 

Gwna’r Ysbryil hwn dy ncrtliu yn ngwyneb sacthau eâs, * 
O ciddo V gelynion, rliai creulon a dirâs, 

I'w cyfrif oll yn ddiddym, yn jfolled ac yn dom, 

Er mwyn yr lioff wybtsiaeth gaed trwy’r efengyl hon. 

Gwiia sibrwd yn dy fynwes. fod cwymp y bvd gerliaw; 
Rhydd gvfarwvddid iti, i ffoi i'r Dyffryn draw, 

Rhwng tèç fynyddoedtl Ephrai.m, diogelfan teulu Duw, 
Rliag proíi'n gás o’r plBu, ond it' gael hylryd fyw. 

Cliwi ie’nctyd. eanol oedran, a’r hcn sy’n caru’r gwir, 

U ufyddhewch i’r alwad sy’n adsain drwy y tir: 
llae’r Iesu’r Pen urddasol, drwy’i weision yn ddiri’, 

Yn daer. o’i galon dyner, yn eich rhybyddio chwi. 

Oyffryn Conuy. RlCHAED RoBEBT*. 



43i 


DDOORN «F.IOir. 


ÀMHYWIAETHAU, &c. 

Os bydd rhywiin yn llofuru yn ililrwit nin ilnnoch. trowcb 
aiìrcf i'ch cyilwyljod oich liunuin. n chwiliwch cich caloimn ; os 
ydycli yn euog, y inae yn (jerydd eyfiuwn; os yilych yn ddi- 
euoir. y inite yn addysi; tê({; uwneweh ddcfiiyild u'r ddau : felly 
bydil i chwi dynu inél alluu o'r Lm»ll, a gwnewcli y nelyn ey- 
lioeddus yn gyfaill dirgel. 

Mur diliddychryn y gellir gwynebu pob rhyw farn, pan 

fyililo y gydwybod yn dawel. 

Nin oes un perygl y Uwydda angliyfiawnder am bytli ; gall 
dywyllu ein hwybroii am dyiiiiiiur.omì wedi liyny daw yn oleu- 

aeh dydd nag erioed. 

Cadw dy galon dy hun yn iach, ac yna meddyginiactha 
galonnuereill. 

Gooontast y dyr. dn nydd yn gynnwy-c-dig yn hyn, — p« 
bni Hyddlondeb yn cael ei golli o’r byd, y ceffid ef yn ei fyn- 
wes ei iiun. 

ÀBOBEi Fli; 10.000 o gopiau o'r Tiinrt mewn un awr. 


Taliadad o Kao. 22 iiyd Rhag. 31. — Sir Fynwy, £10; Sir 
Frycb. iniog, £â; Llauelli, £5 Os Cc; Sir Aberteifi, £3 1 Is 5c; 
DyBryn Conwy, £1 10s; Sir Ddinbych, £4 ; Gogledd l'enfYo, 
£1 "Ss 3c; Sir Fón, 12s 7c; Dcnu Penfro, 19» 4ic; l’cndculwyn, 
I3s; Twynyrodyn, 13 »; Eglwysnewydd, 9s; l'ontfaen, 8s 4c ; 
Cuerdyf, 5s; Dinas, 10s5jc; Llanilltyd, Itls 6c; l’ontypridd, 
£1 4» 6c; Llanfabon, lls 9c; Cap (’och, 15s-; Cwmnedd, 
£1 lüs; Rymni, £1 lls 8jc; Georgetown, 5s 2e; Merthyr, 
£4 9s 7c; Ì’endaren, lüs 1 lc; Cefn. £2 7s 3c; Ffynnon-Tyd- 
fil, 12s lüc; Troedyrhiw, lOs îc; Cwmbaeh, £3 Os lc; Twyn- 
caruo, 7s lc. — Cyfanswm, £53 ls 5}c. 

(ÿ." Anfoner pob Uythyron, yn cynnwys eirchinn a tbaliadau, 
o hyn allan i Capt. D. Junes, 14, Cattle ütrrel, (jhMunil, iler- 
thyr-TydJiL 

Ein Chwfchfrd Gyfrol tydrt ar ben ; 

A fl.«rutrl ru'wn i íiawb. Amen. 


CYNNWYSIAD. 


TU». 

Udsnninrt olaf yr Udjjanwr cynuf 4'2I 

Priortai» Nefolhirttl 405 

Delli*»lioii o “ Huiory of lli iny (bc Emtilh 1/7 

Yr Alwart 431 

Auirywiaclhau, &c 431 


MÊRTHYRTYDFIL: 

MOIirFWTB ▲ CHTUOaUDWTD OAR I. Ol*lS, OBOBOSTOWIC. 



UDGORN SEÍON 


î« 1; l ' 

SEB.EÎI Y SAlNTi 


V N C V M N 7/ V S 

EGrWYDDOIUON “ GORUCHWYLIAETII CYFLAWS- 
DEB YR AMSEROEDD,” 


TlUEl'HOÖAU, LLYTHYRON', 'HANESION, 
PRYDYOUIAETH, &c. 


\ usoííais wrlwyr ttrnoch th'vi, gau rtdyweOyd, Owraiidettcti R> 

Vóln yr tidgom.''— J er. vi, 17. 

" Hitll driüiilinn y Ityil. a plircswy iwyr y ddarar. gwclwch pan '’l* 

Yancr ar y niy.tiydiliieilrt, a olili wch pan n liua’io at; inlgorii." — F.s a. x v i i i , 3. 


€ Y F R 0 L VII. 


ABEETAWY: 

AROIÎAFFWYD. CYHOEDDWYD, AC AR WERTH GAN D. JONES- 

1 S 5 4. 

L 





\ ,i> : A<f '7ì 

flvi 


£■' 'iy* ŵ, f,- V’*v.A -V ',** 4 ** v"V 4* ■fiiý'i- 'V 

p'tv ■ 

'•ry' * 



RHAGYMADRODD. 


Trà y g£'ihc Udtji/rn gwledydd cìdewrion b}-d i ehwnreuhiwr 
rhyfel, ac y boddir ei filoedd mewn MaUtrom o waed dynion, 
geilw' Udgoeîí Seîon y “ seithfed tro,” ac ar liyd y Séithfed 
gyfrol lion i wlad lle triga pawb ynghyd mewn liedd yn y 
gorilewin fyd. Tra niai ein dyledswydd yw eroniclo gwaith 
yr haint a’r plâ yn medi pobloedd y byd megys gweüt â 
phladuriau, gan eu gyru wrth y miloedd i ddarilen cyfrolau 
gwaith eu hoes mewn byd arall, eir. braint a’n pleser ni 
fydd gwahodd drwy gyfrol arall o ein Hddgorn, y sawl a 
wrandawo ar ein llais i ffoi i heddychol ddyffrynoedd 
Epliraim, lle na chwyna na chiâf na cldwyfus braidd o iewn 
ei gororau. Tra y gwelir yn nrych y gyfroi hon sêr 
cynffonog ein hawyrgylch moesol yn sugn-dynu braidd 
draian eu Ueuadau blith-draflìitli ar eu hoi, yn sefydlog 
saif “ Sdren v Saint” ar ei chyhydedd uwch preseb a 
magwrfa gwir Gristionogaeth. ac adlewyreha oieum “ Sêr y 
boreu” draw o Seion, nes gwneuthur ein cyfrol olaf hon 
yn danbaid gan fwy o’u hynodion hwy, teilwng o gronicliad 
cyd-oesol — eurgrawn yw o berlau y nef, yn anrheg rhodder 
hi i’r oes a ddêl. 

I’r ysbrydol-ddyn a ddealla ei fod eisoes yu anaiilu awyr- 
gylch “ tragywyddoldeb,” ac yn ffurfio eymmeriad a theyrnas 
ddiddiwedd, nid ymddengys cronicliad presenuol ei weitli- 



XV 


RHAGYMMADÜODD. 


redoedd yn rhól y llyfrau a ddarllenir gan ei achau yn mhen 
oesoedd a ddèl o nernawr lai pwysigrwydd ná’r eyflawniad 
o’r uurliyw yn nlieyrnas Dduw, a dylai sel rhiaint i roddi 
cyfrolau Cronicl eu Heglwys yn nwylaw eu plant foil yn 
gyferbyniol i’w hawydd aiu iddynt gael iaivn gyfarwyddyd 
i gyrhaedd hefyd y gamp uehei ar eu hol hwy: yn arwein- 
yddion i’r oes a ddêl ar hyd liwybrau eu tadau, i gyd-fwyn- 
hau ‘‘Coronau anuiflanedig,” caffer y seithfed gyda y cliwech 
cyfrol arall o Udgorn Seion, yngliyd â eu rliagflaenydd 
anturus, sef “Prophwyd y Jobili” yn llyfr-gell pob Cymro 
a gàr ei âch. 

Tra y diolchwn i’r Hwn a deilynga, am bob argoelion 
a svelwn fod ein llais, eymmysgedig â dylanwad grymus 
ein gohebwyr, wedi llesoli ein derbynwyr, erefwn yn daerach 
am gefnogaeth yr oll i ledaenu cylchrediad a llanw tudalen- 
au ein Cyfrol nesaf â mwy-fwy o hynodion argoelus yr oes 
olaf hon, fel yr UJganom ar yn ail wythnos o leiaf, yn 
ddifyrus i bawb, ac yn glodtawr i’r Hwn a’n p'ia ni a’n 
Hudgohn, yr hyn yw amean eich 


GOLYGYDD. 



CYNNWYSIAD. 


Aberthiad ••• •• -' y 

Aralygrwydd Crefydd Crist •• ■• ••■ 95 

Amrywiaethau 36, 68, 8-t, 99, 116, 148, 1()4, 180, 196, 21 I, 228 
260, 292, 324, 340, 372, 403, 420, 500, 516, 532, 547. 5S0 

596, 612 

Annerchiad Llywyddol 0, 24, 29S, 341, 363, 375 

Annerchiad y Brif Llywyddiaeth at y Cenadon o Utali 597 
Annerchind y Llywydd Spencer ■■■ .. 433 

Ansawdd yr achos yn y tìogledd •■ •• 591 

Apwyntiadau ■• 19,284, 301, 445, 461 

Araeth y Llywydd Brigham Young • • 453 

Araeth y Llywydd Jones ar y Gymdeithas Genadol 485 

Arddangosiad Babanod ■ • • • • • 587 

Arwyddion yr Araserau 34, 49, 83, 98, 162, 195, 321, 353, 368 
B ARD OONI AKTH, — 

” Caru y Gwir •■ ••■ •• 633 

” Blodau •• •• ■■■ 291 

” Effaith proíì Sant .. •• •• 1 15 

” Cwymp Lusiffer . . • • • • 528 

” Galarnad .. ••■ •• 4 66 

” Cwyn y Sant yn Babilon .. .. 322 

” Am Seion .. .. .. 36 

” Hiraetham Seion .. .. 259,499 

” Bebyddwn yn llais .. .. .. 355 

” Udgorn Seion ... .. 9,562 

” Y Dyfnder Mawr .. .. .. 218 

” Yr Hen Grefydd Newydd ... ... 303 

” Cariad Brawdol .. .. .. 611 

” Y Saint yn Babilon .. ... 515 

” Emyn Seion . . . . . . 610 

Barnedigaethau Uuw ar y Taleithiau .. .. 576 

Bedyddiad Bregethwyr ... .. .. ]9l 

Casgliadau Eglwysig .. .. 29 1 

Casgliad y Saint . . . . . . 584 

Cenadiaeth Benrhyn Gohaith Da .. ... 176 

Cenfìgen .. .. ... i-54 



•vi CÍNNWYSIAD. 

Creuloniieb at weision Duw . . . . 576 

Cyfaddeflad o gamgyhuddiadau yn erbyn Capt. Jones 4ôl 
Cyfarchiad Golygyddol .. ... ... 5 

Cymmanfa Mertiiyr 27, 48, 78, 90, 106, 121 , 214, 430, 437, 402 

497, 498, Ô22, 542 

’’ GyfTredinol Dinasy Llyn Halen Mawr 32, 42, 55 74 
Cynghor Cynnadleddol .. ... . . 100 

Dammeg y Boneddwr a’i Fab . . . . 53 

” Siarad plaut . . 113 

” Etto .. .. .. 183 

Darlith ar yr Aägyfodiad Cyntaf ... .. 549 

Darpariaeth Ymfudwyr i gychwyn .. ... 45 

Degfed Epistol Cyffredinoì .. 13,21 

Degymiad ... .. .. C7 

Deoiigliad .. .. .. 217 

Deongliail i Ddammeg etto .. 1!2 

Deongliad i Ddammeg “ Siarad Plant” ... 153 

Deongliad Dnmmeg y Mochyn .. . 370 

Deonghad i Ddammeg yr “Iuddewon a’r Mochyn” 327 

Desgrifiad o’r Deml .. .. .. 520 

Diíyrwch . . . . . . 245 

Doniau Ysbrydol ... .. .. 37 

Dyfyniad o Lythyr at y Llywydd Brigham Young 583 

Dyfyniad o Lythyr y Chwaer Jones .. .. 618 

Dyfyniad o’r " Ilen Grefydd Newydd” ... 309 

Dyfyniad o Sylwadau F. D. Richards . . 466 

Dygwyddiad Hynod .. ... .. 227 

Dyledion am Lyfrau .. .. 52 

Dyledswyddau Llywyddion Cangenau .. 313 

Dywedyd yn ddrwg . 197 

lífieitliiau Tybaco 329 , 351 , 367 . 425, 604 

Egwyddorion Gwirionedd ... .. 229 

Eisteildtbd Cymmdledd Grllewinol Morganwg . . 559 

Enllib, Enllibo. a’r Enllibwr .. 165 

Ethoiiad F. D. Eichariis .. . . 373 

Etholiad Elywydd yr Eglwys Gymreig . . 7 

Ffrwythlondeb tir Seion .. . .. 510 

Gair at yr holl Saint ... . , 17 

Gair Doetliineb .. 271 

Gallu yr Offeiriadaetli . . 501 

Gofyniad ac atebiad ., ‘‘ 194 


Golygyddiaeth 29, 44, 61. -Yr Ymfudiad 7 Ë— Ymfudwyr 
myuedol 93. Llwyddiant y Deyrna s iOO. . Doriiau 
ìshrydol 124. — India Ddwyreiniol — Ymfudwvr i 
Awstralia — Etlioliad i’r Offeiriadaeth — Y Duw a ädd- 
ohr-Yr Arweinydd i Seion 140. -Cynnaillcddau 
Oymreig— laliadau am Lyfrau 157.— Y Uirywiad 
Angliristaidd, &c. 173 — Y gwaith yn Nghymru 188, 



'220,— Lledaeniad aclios y Gwaredwr 22@. — Eglwys 

Dduw yw Goleuad v byd 2f.O Newidiad y Llywydd- 

iaetli Brydeinig. — Ỳr ynifmiiad elenì 2S4. — Y Gym- 
deitbas Ÿmfudol 284. — Gair Doetliineb 301. — Y ffordd 
i ddedwyddweli 316. — Marwolaetli Dr. liicliards 333. 
— At ddosparthwyr 348.— Mormoniaeth 3tì5.— Dcs- 
parthu Traethodau 381. — Cynghor yn Llundain— Y 
"Star”-Yr “Udgorn" — Dyled am Lyfrau — Yr Ym- 
fudiad 397. — Yr Epistol Cyffredinol 413. — Llwydd- 
iant yr efengyl 420,--Teyrnas Dduw 204. — Ymweliad 
D. Spencer — Yr “ Udgorn” 480. 493. — At Lywyddior. 
— Dyled am lyfrau — Creulondeb yr Eümyniaid — Y 
Talieni Cyfritìadol 509. — Ymfudiaeth 524. — Traethodu 

— Gair at Ymfudwyr 540. 5.56 Llwyddiant yr efeng- 

yl yn Ngbymru— D. Y. Barhaus- Yr “ Udgorn” 
dyfodol— Y ffordd oreu i draethodu— Lly wyddiaeth 
Ütah — Y Cynnrychioliad Hanner Blynyddol — At y 
Llywyddion 588 — Yr Ymfudiad — Y fjegwm 005. — Y 
Flwyddyn Fynedol tìltì. 


Gr.às Cadwedigol- Pa beth yw? 


565 

Gwahoddiad 


506 

Gweddi y'ffydd y iachâu y claf 


209 

Gwirfoddoliaid 


301 

Gwobr am werthu llyfrau 


388 

Hanes y Mocwis 


208 

Hanes y Saint yn rhyfel Sebastopol 


509 

Hysbysiadau 


20 

Hysbysiad i ymfudwyr 


505 

Iacliâd drwy’r efengyi 


304 

lachád mud a byddar 


254 

Iachâd o’r Cholera 


5tì3 

lachád o’r Cryd a’r Mwytli 


4 50 

Iachàd trwy allu Duw 


493 

Llenyddiaeth y Llyn Halen Mawr 


186 

Llytliyr \V. S. Philìips 


8 

.. At y Golygydd 


72 

„ Jolin Parrv 


192, 508 

„ J. Davis o Orìeans Newydd 


94 

At.y Llywydd D. Jones 


273 

„ O Ddinas y Llyn Halen Mawr 


320 

„ O Diiinas Manti 


328 

., J. Davis Meiriouydd 


307 

„ O’r America 


330 

., Y Llywydd Daniels 


331, 495 

., O’r Gogiedd 


402 

„ Y Llywydd Jeremy 


417. 431 

„ D. E. Jones 


385, 441 

., O Swydd Haiarn 

, , 

413 



CÍN' WISIAD. 


„ O Ddinns Cedrwydd 
„ H. C. lumball at ei fab 
„ John Jüchards 
„ O Diriogaeth Utah 
Marwolaeth y Patriareh John Smith 
Mormoniaid yn yr Unol Ualeithiau 
Mormoniaeth yn y Senedd-dŷ 

Newyddion Églwysig Cartrefol 64, 97, U5,"l29, 2S7, 

Newyddion o I)d. Ll. II. Mawr 16, 176, .387 

Newyddion o Wersyll y Saint 
Newyddion o'r Uyffryn 

Newÿddio.j Tranior 65, 98, 148, 253, 269, 333! 381, 477, 
Pa fodd i gynnorthwyo yr Henuriaid ar genadiaeth 
Pahatn y cerir y gwirjonedd 
Preswylwyr y •• tíreat Basin” 

Rhag-ofal y ^lywydd Young dros yr Ymfudŵyr 
Santeiddhâd 

Syiw ar ymryson Dwyreinioì 

Syildrem ar y byd a’i “ Gristionogaeth . ’ 

I’eml yr Arglwydd 

Tiriad yr Ymfudwyr Cymreig yn Orieans Neŵydd 
Tynged Syr Joltn Pranfelin 
Udgorn Seion 
Unoliaeth Dyben 

Y Dirywiad Anghrístaidd .. 110 

Y Duw a Addölir, — Pwy yw . . 59 t gj 5 

Y Genadiaeth yn Ynysoedd Samdwich . 1 ’ 

Y Geri farwol a’i feddyginiaeth 
Ymidiried 

Y “ Mormoniaid” 

Yr Arŵeinyddi Seion 
Yr Etholiad i’rOffoiriadaeth 
Yr “ Iturgrawn Ysgrytliyrol” — gostyngiad ei briá 

Y Rityfel fyd 

Yr Indinid versus Cenadon Sectyddol 
Yr Unfcd Epistol ar ddeg 
Ysbryd Angbri.-t 

Y Sectau yn cael Dadguddiadau 


303, 


269, 

316, 

499, 


524, 

261 . 


126, 

101 , 


149, 

117, 


201, 274, 


100 , 

529, 

SS9, 40 , 


4,iü 

ôl7 

585 
600 
460 
613 
371 
301 
544 
.51 4 
476 
595 . 
544 
01 3 
325 
178 
546 
5S1 
187 

364 
584 
222 

586 
19 

252 

170 

133 

266 

533 

181 

434 

18 

143 

508 

578 

365 
421 
469 
193 



UDGORN SEION, 

NEU 

^nnt % é#»amt. 


Rhip. 1.] IONAWR 7, 1854. [Cyf. VII. 


CYFARCI-IIAD GOLYGYDDOL. 

Hyearcii Ddarllenypo. — Wedi bod yn absennol o’r cylch 
Golygyddol am bump o flwyddi, dyma ni etto yn hyderus 
anturio iddo, gan ddymuno o’n calon i chwi “Jhuyddyn neioydd 
dda." Mewn amrywiol gylclioedd cyfarchasom amrywiol 
ieithoedd, tu yma a thu draw i foroedd yn y blwyddi mynedol; 
eithr mil gwell genym ddychwelyd i gyfarch yn wythnosol, ein 
brodyr unwaed yn iaith ein mam; ac hyderwn fod genym 
lofîion a’u llesola, serch bod yn mhell dros fryniau creiglyd, 
liyd ddytfrynoedd y mynyddoedd yn eu hymofyn. Teg yw 
cyfaddef ar y dechreu, nad Golygydd hunan-wneuthurol y’m, 
ond wediein hwthio i’r cylch-dro hwn. Gan na wyddom well nag 
ufyddliau i’n gosodwyr doethach, yn hyn fel yn mhob peth arall, 
deuwn i’ch plith heb <hemawr ymffrost, pa beth a wnawn, na 
pha bethau ar ni ddywedwn wrthych o wythnos bwy gilydd. 

Oes y rhyfeddodau— dydd yr hynodion a welir yn argraffed- 
ig ar bob peth o’n hamgylch ni; a wado wyrthiau, edryched a 
gweled “ gryddion a chobleriaid,” yn tori allan yn dduwinydd- 
ion campus — “ glowyr a mwnwyr” yn synu “ gwlad oleu,” ac 
yn hudo torfeydd o ddysgedigion i redeg ar eu hol — y “ teiliwr 
a’r tincier,” fel eu gelwir, yn swyno torfeydd o bob gradd â 
chyssondeb eu cyfundrefn newydd ! Gan fod y gôf yn gadael 
ei forthwyl a’i eingion, a’r saer ei fwyall a’i lif, i gyhoeddi yr 
oruchwyliaeth ryfedd; a chan fod y pysgodwyr hwythau 
i mii'fíith etto, yn oes y byd, yn gadael y rhwydau, ac yn rhedeg 
1 [pris lÿ. 



6 


rnooitü iìeion. 


i bysgota dynion yn cu rliwyd fawr ddwyfol ; gan fod rliai fcl 
liyn, meddwn, yn gailu gosod y byd ar dàn, ac yn liudo ei 
drigolion o bob cwr, wrth yr ugeiniau o filoedd i fibi i’w Seion 
wareiligol wrth oleuni ei wreichion, er gwaethaf llysnafedd ei 
liaws D. D's.. ei Iìen's., ei B. A’s., a’i A. B's, a’i rifres gau- 
athrawou yn mron llesmeirio gan gynddeiriogrwydd, o lier- 
wydd na allant eu rhwystro! Yn nghanol y fath hynodion, pa 
syndod pe y morwr yntau a adawai ei long a’i oll, i lanw y 
Drama. i’an y mae yr lioll fyd yn y croclian berwedig, a’i 
offeiriaid yn ffaglu eu drain o dano, pa ryi’edd fyddai clywed 
un o feibion Neptune yn ysgrechian drwy ei Uucoìîn. Gan mai 
prif nodwedd yr oes yw i grytiaid dreio eu dawn drwy udganu 
am “Formoniaeth,” ni siomid llawer, efallai, pe dysgem ninnau 
ambell dôn soniarus ryw bryd; o leiaf, addawwn wneyd ein 
goreu ; ni feuir ni am beidio gwneyd yn well nâ hyny. 
Gwyddoch cliwi ddarfod i’r Udgorn - , yn llaw udganwr da, 
swnio yn uchel a soniarus, ac liysbyswn fod yn arosol etto, rai 

0 brif udganwyr Cymru, a’u bod liefyd yn addaw cliwythu 
drwy yr Udgorn yn y gyfrol hon, a gwneyd eu goreu i’ch 
boddio a’ch Hesoli, fel trwy yr oll, hyderwn, na chwyna neb 
na cliaiff ei Geiniogwcrth. 

O blith y lluaws liynodion, mwy na tliebyg y ceir cryn 
amrywiaeth testnnau; ymdrechwn ddethol y gtririonedd a geir, 
ac ymffrostiwn dipyn liefyd na cliynnygiwn i cliwi ond gwir- 
ioneddya wybodus i ni. Yr y’m dipyn rhy gydwybodol hefyd 

1 fegian yn daer arw r arnocli ei chwalu yn nfhlith eicli cym- 
mydogion, liyd nes y ceweti arddeall betli a fydd ynddo; wedi 
ei weled, os hoffwch ef eich hun, tra tiienyg j’r hoffwch i bawb 
a garwcli gael jt un pleser trwyddo. Wel, ymddygwcli ato 
yn ol ei haeddiant, a boddlonir pawb — ni cheisir chwaneg Ac 
er na wyddom ninnau yn iawn beth fydd ynddo, er liyny y 
mae genym ddigon o ffydd i gyhoeddi cwpwl o filoedd o liono i 
ddechreu. Tra yr ymrwyma ti dderbynydd i dalu ei geiniog 
yn brydlawn am dano, ymrwymwn ninnau y caiff werth mwy 
na’i geiniog, ond ufyddhau i’r cynglior lleiaf a roddir ynddo ; 
yn mhellaeh etto, ymrwymwn i fod yn atebol hyd a allwn, am 
y canlyniadau o ufyddhau iddo. O fewn cyffiniau Cymru ni 
wyddom am arall a addawa hyna, ond 


Eicu Gol. 



UDGOllN S£ION. 


LLYTHYR ETHOUAD. 

15, Wilton Stiett, Liverpool, Uhagfyr Ofed, 1853. 
Yit IJesubiad 1)an Jo.nes, — Anwyl i’rawd, — Wrth hj’n gwyb- 
yildwch cich bod wedi eich etliol yn ddilyniedydd i’r Henuriad 
W. S. l’hillips, yn Llywyddiaeth y Cynnadleddau Cyrareig. 
Hich dyledswydd a fydd gwylied drostyut gyda gofal tadol ; 
cydymgynghori ac hyfiorddi y Bugeiliaid a’r Llywyddion 
Cynnadleddau, yu nihob niaterion a ymddangoso i cliw'i yn 
anghenrheidiol, er llwyddo aclios Cyfiawnder a Gwirionedd; ac 
yn enwedigol i cdrych fod yr hyffbrddiadau a ddeuant allan drwy 
y Star o bryd ì bryd, yn cael eu dwyn i weithrediad cywir a 
chyflawn, yn mysg Cangenau y Cynnadleddau cyfeiriedig : 
megys ethol a neiliduo y dynion ffyddlonaf ac addasaf i 
addysgu ac hyfforddi yr eglwysi; galw ac ordeinio dynion i 
bregethu yr Efengyl, ac i agoryd lleoedd nen'yddion i’w 
phregethu ; i wylied na fyddo unrhyw athrawiaetliau yn cael 
vu dysgu yn mhlith yr eglwysi, oddieitlir y cyfryw ar a or- 
chymyna dadguddiadau yr Athrawiaeth a Chyfammodaui gael 
cu dysgu, trwy Epistulau y Brif Lywyudiaeth, a chyfarwydd- 
iadau Llywyddiaeth yr Eglwysi Prydeinig o bryd bwy gilydd. 

Dysgwylir hefyd i cliwi wneyd eich hun yn liysbys á dos- 
partliiad y Llyfrau a’r Star, trwy y Cynnadleddau uchod, ac 
cdrych na fyddo Dosparthwyr y Cangenau yn gwerthu llyfrau, 
oddieithr y rliai y caffont dâl ar law am danynt; ar fod y 
Cynnaddleddau, a’r Cangenau yn dosparthu y Star ag sydd yn 
ngweddill ar law r ; ar fod y Cymdeithasau Traetliodau, os oes 
rhai, yn, talu am y llyfrau a brynasant; ac ar fod y mesurau 
goreu yn oacl eu mabwj'siadu, pa un bynag ai trwy offerynol- 
iaetli Cymdeithasau Traetliodau, neu Glubiau Llyfrau, er dos- 
parthu yr Argraffedig Air; ae, yn enwedigol, ar fod yr arian a 
dderbynir oddiwrth y Cyhoeddiadau yn treiglo i’r Swyddfa yn 
hrydlawn, fel na fyddo amgylchiadau y dosparth cyhoeddiadol 
yn llesgàu o’r herwydd; i ddysgu pawb ag sydd a meddiannan 
ganddynt i dalu euDegwni; i gymhell cyfrauiadau i’r Gym- 
deithas Ymfudol Barhaus; ac i ddysgu Llywyddiou y Cynnad- 
leddau, a’r Cangenau, yn mliob peth a gynnydda eu defnydd- 
ioldeb, ac a’u galluoga i adeiladu Eglwys Crist, mewn purdeb 
a certh. 


rnooiìN seion. 


8 

Na chaniatewch i unrhyw dtlysgeidiaeth nac esiampîau 
«nfoeso! fod yn eglwys y Snint ; eitlir 1>' dded i’r eyfryw a 
wrthodo rodio yn deilwng o’r alwedigaeth snntaidd, ao o’u 
proffes, ar ol er.el eu dysgu a’u rhybyddio yn ffyddlawn, gael 
eu tori ymaith o.blith y cyfiawn, fel y byddo Tîelwys Crist yn 
hur, ac yn eyi nyddu mewn gwybodaeth o Ddnw. trwy ddawn 
yr Ysbryd Glân. 

Dymunir arnoeh hefyd i gytnmeryd arolygiad y dosparth Gol- 
ygyddol a Chyhoeddiado!, a’i wneyd yn ìnhob petîi yn wasan- 
aethyddol i ledaeniad ac adeiladaeth gwaith yr Arglwydd y n 
y Dywysogaeth. 

Gweddiwn ar fod Ysbryd a g.alln Duw yn gorphwys yn 
nerthol arnoch chwi, fel y llanwer eieh cr.lon a’eh meddwl â 
geiriau y bywyd ; a chynghorion y Snntaidd Un a fyddo gyda 
chwi yn wastadol, fel y galluoger chwi i borthi y praidd, i 
feithrin yr ŵyn, ac i weinyddn iachawdwriaeth i’r bobloedd. 

Cynghorir Llywyddion a piiobloedd y Cynnadleddau Cym- 
reig i’ch derbyn, i gyfranu o’u heiddo a’u gwasanaetii er eich 
cynnaliaeth a’eh cysur, ac ar rodio o honynt yn ol eich cyng- 
horion; wrth wneuthur yr hyn bethau. gorpliw’ysa bendithion 
y Goruchaf Dduw ar eu personau, ac ar yr oll a berthyn 
iddynt, trwy ein Harglwydd Iesu Grist. 

C Llywydcl Eglwys lesu Grùt r, 
S. W. ìítCHARDS < Saini y Jjyddian Diweddaf, 

( y n yr Ynysoedd Prydeiniy. 
Daniel Spencer, Cynghorydd. 


LLYTHYR ODDIWRTH Y LLYWYDD WILLIAM S. 

PHILLII’S, AT Y SAINT YN NGIIYMRU. 

Merthyr-Tydfii, Rhag. 31, 1853. 

Anwtl Saint, — Wele ystod y Llywyddiaeth a ddodwyd arnaf 
y dydd cyntaf o’r flwyddyn 1849, wedi dyfod i ben; a chan y 
îiwriadaf fyned i Seion, yn nechreu y flwyddyn sydd yn ymyl 
gwawrio, yr ydwyf yn unol â’r apwyntiad blaenorol. yn darfod 
â’r Lywyddiaeth ar hyn o bryd. Fy neisyfiad yw i’r Eglwysi 
dderbyn fy olynydd â’u parodrwydd cysefin ; oblegid inai hys- 
bys i mi, trwy bum mlynedd o brofiad, y pertliyn i’r swydd 
ddifrifol hon nruchwylion pwysig, y fath ag y sydd yn gofyn 
llawer o bwyll, ystyriaetli. doethineb, ac arweiniad diball vr 
Ysbryd Glân. Erfyniaf arnoch, anwyl Saint, gyd-ymdrechu 



tnooi;* Bi:ic>x. 




ar ei ran ef, inewn gweililinu fiÿüiiioîir. ae ymbiliau taerion ; 
gan yiueitnîo u liom.eh lioiÿil i’w ;;yiiual el' yn mliob ffordd 
ddyledus. fel y byddo i i lywyddiaeth tf urouch. yn gysur iddo 
ei hun, yn íi ndithiol i chwithiiu, ac yn oi>oiiiaut anuheríÿnol i’r 
Arglwydd Dduw. yr liwn a bia y gwaitli. 

Gwaith IJuw yw y gwaitii hwn. a rimid i ldo lwyddo; ond y 
mae ein Tad nefol mor dirion â chaniatâu i chwi a minnau y 
fraint fawr o gynnorthwyo y llwyddiant mawreddog, trwy ein 
eyfraniadau haelionus, a’n gweddiau calonog : gan hyny, 
perchwcli lywyddiaetli yr Eglwys hon, fel eieh bywyd tragyw- 
yddol; canys rliaid yw i bob dyn a anmhareho lywyddiaeth yr 
Eglwys lion, ddyoddef cosp oddiwrth Dduw, o herwydd nid oes 
uwdurdod ond a osododd Ëfe ynddi hi. 

Caf eich anercb trwy yr Üugorn, o leiaf unwaith etto, cyn 
fy myned tua Dyffryn y Mynyddoedd: nid wyf yma namyn 
rhoddi y Uywyddiaeth i fyny; a chan ewyllysio i chwi 
“ôwyddyn newydd dda,” a pliob lles a ddichon i mi ei ddy ■ 
muno i’m hunan. Y mae fy ngweddi ddidwyll am i Dduw, y 
Tad tragywyddol, fendithio fy olynydd, gyda plioh bendith ag 
sydd yn drysoredig yn ìíghrist Iesu eiu Harglwydd. Eelly y 
byddo. Amen. 

Er petli dolur, — mynyeh gysur 
Oedd i’m llafur. Seintiau Uou ; 

Colli cysgu’n ceisio’oh llesu, 

A wnai ’mrathu dan fy mron: 

Oud o’r diwedd. mewn tangnefedd, 

At' i’r ryfedd Seion rwydd; 

A ehaf yno, ag iacli fÿnwes, 

Ochri'ch lles a charu’ch Uwydd. 

Gadael mwynion iawn gyfeillion, 

Sydd i’r galon heddyw’n gŵyn; 

Ond troi’n ddiddig i’r Amerig, 

Rydd arbenig fiwsig fwyn: 

Gwir dduwiolion, yn un galon, 

Draw yn Seior. dirion sydd, 

A chewcli chwithau, ìnegys finnau, 

Ddod cyn hir o’ch rhwymau’n rhydd. 

Ydwyf, gan oich caru mewn daioni, 

Eich cywir frawd yn y Cyfammad Newydd, 

W. S. Euillifs. 


ANERCÎIIAD LLYWYDDOL. 

Aswyliaid yn Eglwys Iesu Gr st. — Dwys ystyriaeth o 
bwysigrwydd dyledswyddau ý cylcli ein gelwir iddo yn awr, 
trwy y Uythyr blaenorol, a lanwa ein henaid. Yn gwybod ein 
dyfrifoideb i’r Duw liwnw a’ch p'ia chwi, ac mai yn ol y dylan- 



10 


TJDGOItN SEION. 


wad a gaiff oin dy.çgeidiaeth ar ei lmfyddion, oín harnir, o fiaen 
brawdle yr hwn a bwysa ein hysbryiin.dd, ac .1 ddyiìoetha 
ddirgelion ein calonau, pa \ surifeíl n.i oliryna } :t 1 orafangir 
gan fysedd o gnawd tí'aeledig? Pan yn gv. -yi.oti tuhwnt 1 
ddadl, fod eich dedwyddwch, eich gogoo.iant — oioh tra-jywyddoi 
oll yn dibynu ar gael eich dysgu yn ol cyngbor Ihiw — yn 
gwybod am eich parodrwydd, a-Vh ewyllystrarwoh anghymharol 
i ufyddhan, ac y drsirwyliwch i’n hysgrifell trerfio ger eich 
gwydd eiriau y hywyd; o dan ddwys ystvriaeth, ìnoddwn. o’r 
ffeithiau gwybodus hyn. pwy na arswydai? Pwy na thoimiai 
i ddiosg ei humin oddi am dano, ao i waeddi I’w y syd»î ddigon- 
ol i lan w y cyloh hwn?” Pc caniateid i ni ynmyru'.hori à’n 
teimladau ein hun, •• atolwg i ti. oymmor ni yn esuiisodol.’' 
íÿddai greddfol iaith ein hen iid: ac nid dim llai na’r Ifaith o’n 
n fifreithlon osodiad yn f cyb’h liwn , — y ti'aith wybodus o fod 
doethineb, medrusrwydd, oyfad lasrwydd, a chymhwysderau 
anghenrheidiol yn oael eu cyfranu. ymrhyd ag ysbryd y swydd 
yn cael ei râd-roddi hetyd, o’r tfynnoneli ddihysbydd o boh 
hendithion, gogyfer â’n anghen; ynghyd a’r grediniaeth sydd 
ynom y taer wedditfoh ohwithau eyda ni am y nerth gofÿnol, 
y cymhorth wrth raid, hoed y galwad â fyddo, a’n gwrola i 
wisgo y wisg ryfelawg hon am danom nnwaith etto yn ein 
gwlad, ac i sefÿll yn saetli nòd etto i bicellau y gwrth- 
fyddinoedd. 

Un o brif egwyddorion eglwys Crist, yw fod dwyfnl alwad, 
cyfreithlon ordeiniad, a didwyllodd calon, fel rhaff dair caingc, 
yn alluog i godi i’r làn yr oìl a hongiant wrthi; y gallwn ninnau 
gyflawni dyledswyddau pwysig y cyloh liwn. nid trwy ddoeth- 
ìneb ddynol, na medrusrwydd personol yn annibynol ar râs 
Duw, ond y gallwn wnoyd yr oll a ddysgwylir genym trwy 
Grist, yr hwn sydd yn ein nerthu, yw ein liyder. 

Gwir ddymuniad ein calon — awydd ein henaid, yw aclmh ein 
liun, a chyfarwyddo ereill i achubiaeth yn nheyrnas Dduw. 
Diflas 3 7 w gwario ein hamser gwerthfawr yn ngwasanaeth y 
byd, gogoniant yr hwn a ddiílana; ei weniaith sydd dwjdlod- 
rus, ei harddwch sydd wrfchuni, ei gyfeillach sydd fradwrus. a’i 
wobrwyon ydynt ddiwerth Amser a dreulir yn ngwasanaetìi 
Duw, yn unig a ddwg i ddyn wir bleser, gorfoledd parhaus. 
goliul anchwiliadwy, a bywyd tragywyddol i’w mwynhau. Yn 
foddlon, .ynte. ie. yn orfoleddus ymroddwn i ewyllys yr Ar- 
glwydd, drwy ei Offeiriadaeth santaidd. Pan yn ddiddysgwyl. 
tra dros gan milltir oddiwrth ein teulu. nag unrhyw ddarpar- 
iaeth gyda ni, y galwyd arnom i fyned tuag wyth mil o fìlitir- 
oedd, ar wythnos o rybydd, i ddyfod yma i’cli gwasanaethu 
chwi; gwir y teimlai Hinynau ein cnlon mor dyned à tli nnau 
telyn, wedi ymgylymu am anwyl wraig ac anwyliaid ein Inun- 
ysgaroedd, — agwir Jiefyd y gelwid ni i’w gadael yn amgylchyn- 
edig gan farbariaid, ac i fod heh eu gweied am fwy o flwyddi. 
ond odid, nag a gawsom o ddyddiau orybydd i’w gadael: ond 



UDGORN SEION. 


Ì1 


yr oedd mor wir â hyny [hefyd, mai “Wele fi, danfon fi, yma 
neu acw, yn awr neu yn y nian, i wneyd hyn neu hyna, neu 
'heth a fynot, fel y mynot.” oedd gwreiddiol iaith ein henaid; 
ni wybuom wrthddylanwad. Ac y mae mor sicr â hyna oll, 
mai yr un yw cin penderfyniad wedi dyfod yma. Mai ein 
huniif amcan fydd îfwncuthur ewyllys yr hwn a’n daníbnodd, 
gwged a wgo. ffromed a iiroino, gwened a wêno. ein harwydd- 
air diysgog fydd. Dy ewyllys di o Dad o wneler.” Oan na 
ddaethom cyn belled â hyn i wnerd ein hewyllys ein hun, 
dealler hefyd, nad eiddom ni y gyfraitìi a weinyddir, yr eg- 
wyddorion a ddysgir. na’r effeithiau a ddygir; ac fclly ni fcuir 
ni am amcanu gwneyd cyfiawnder didderbyn wyncb a phob 
un, Sant a phechadur, aelod a swyddog, gwrryw a benyw, 
boneddig a gwrensr; — 4i yr enaid a becho hwnw a fydd marw.” 
sydd gystal gwirionedd ag ydyw y bydd y cyfiawn i tyw yn 
ol y cyfiawnder a wnaiff.” Melys odiaeth i’r teimlad ydyw 
gweinyddu tmgareâd i bawh o hyd ; etto. chwerwder y wermod 
a ddracbtia yr liwn a’i gwnelo ar gost cyjìain.der. pan ei gclwir 
i yfed gwaddod ei gwpan ei hun. Pan yn dechreu ein gyrfa 
fiiwriaetbus yn y cylch hwn, yr ydym yn awyddus i bawb 
ddeall hyn ; mai tra y rboddo ein Meistr ynom anadl i lefaru, 
a nerth i ysgifenu. ac hawl i weinidogaethu. ein penderfyniad 
yw bod yn elyn anghymmodol i elyn a phocnydiwr dyn, sef 
pechod ac angliyfiawnder. byddant lie y byddont, i mewn neu 
allan, aeìod neu swyddog. tra yr Arglwydd fydd ini yn nertb, 
cyfiawnder fydd cin safon. f4an nad ydym hyd yn hyn wedi 
deall am un flfbrdd i achub pobl yn eu pechodau, gwelir mai yr 
nnig ffordd i lesoli praidd ein gofaì. a adawyd i ni, yw ym* 
drechu eu gwaredu oddiwrth eu pochodau. neu ysgaru eu pech- 
odau oddiwrthynt hwy. Hyn gaiff fo*l ein prif amcan — maen- 
tynfa i’n lioli ymdrccliiadau. Frodyr. pan yn llefaru mor 
bìaen â hyn. teimlwn nad ydym yn unigol yn y penderfyniad 
hwn ; eithr credwn, 'ie, hyderum, nid heb seilbsu, fod adleisiadau 
calonau cannoedd, os nid railoedd o honocli cliwithau. yn uchel 
floeddio “ Amen” yn hyn. Gwyddom oll. ar a wyddom ryw 
beth, mai hon yw yr unig ffordd i ddiogelwch. ac mai byn yn 
unig a gorona ein llafur â’r llwyddiant a ddymunem. Gwydd- 
om fod ein dedwyddwch vn gyferbyniol i’n purdeb a’n saut- 
eiddrwydd; a gwyddom hefyd, yn dda ddigon, fod ein 
perfifeithiad yn y priodoleddau dwyfol hyn. yn gyferbyniol i’n 
diwydrwydd yn ein hymarferiad a hwy. Wel, a ni yn girybod 
hyn oll, pa fatli ryw.ddynion a ddylem ni fod, mewn santaidd 
ymarweddiad a duwioldeb! 

Caniatêwch i’ch cyd-was yn y winllan ddiweddaf hon, gyfifroi 
eich meddyliau puraidd, i ddeall. i g<\fio beth yw, ac i oyf- 
lawni y dyledswyddau arbenig arnom i'r byd, i’r Saint. i’n bun- 
ain, ac i’n Duw! Mae cVssylÌtiad ariwahanol rhyngom â’r oll, 
a thragywyddol ganlyniadau i’n gweithredoedd. byddont do.a 
i> 3 r ddont ddrwg. Y glorian yn yr hon eu pwysir, a’r gyfraith 



12 


CDGORN SEION. 


wrtli yr hon cu penderfynir, yw yr efenyyl, yr hon a râd rodd- 
wyd i ni. 

G;in ein bod ni yn gwyhod fod goruchwyliaeth yr cfengyl 
wedi ei hymddiried i ni. ynghyd a chyfran o’r offciriadaeth sant- 
aidd i iawn weinyddu yn ci hordinliadau; a chan ein bod ni yn 
gwybod mai trwy ufydd-dod iddynt y derbyniasom ni liob ben- 
dithion, ac fod y cytryw yn gyrhaeddadwy i’n cyd ddyuion, 
trwy y cytîelyb ulydd-dod; gan ein bod ni yn <juybud t'ud yr 
efengyl a bregetlúr genym. yn allu Duw er iaehawdwriaeth i’w 
hufyddion; a’i bod hi, mor sier â hyny, yn allu Duw er con- 
demniad i’w hanufyddion. Gan liyny, gorfodir ni i wybod 
hefyd, nad bycliain na distadl yw dyledswyddau na chyfrifol- 
deb y Saint. Dwys ystyriaeth o’n cyfrifoldeb a’n cymhello, 
ynte, i’r iawn gytiawniad o’n dyledswydd i ddysgu i’n cyd- 
ddynion y gwirioneddau dwyfol a ymddiriedwyd i ni. Etto, 
nid y tafod yn unig yw y dysgawdwr effeitliiolaf, nid digon ein 
geiriau, pe cynnwysent ddoethineb angylaidd, i achub na 
chondenmio ein hunain na’r byd ; canys sid ar air yn unig y 
bydd byw dyn. Esiamplau cydfynedol â’r ddysgeidiaeth yw yr 
ysgol feistr galluocaf. Anhebgorol er llesâu ein hunain a’n 
gwrandawyr, yw fod yr olaf yn ffeitliiau cydgordiol i brofi 
geirwiredd, ac i beri fod grym yn y blaenaf. Os na wnawn ni 
yn ol ein dysgeidiaeth ein hunain, pa fodd y dysgwyliwn i 
ereill wneyd hyny ? Os nad oes digon o rym ynddi i’n gorfodi 
ni i’w gwneyd hi, pa fodd y dichon fod ynddi allu digonol i 
gael yr etfaith ddymunol ar ereill? Fel efydd yn tineian yn 
nghlustiau ereill, fydd dysgeidiaeth yr hwn nas gwnelo ei hun- 
an, yn ddiau. 

Mor sicr â bod ffydd yn cael ei chenedlu yn y gwrandawwr 
trwy glyw'ed gair Duw o enau ei weision, — mor sicr ag mai ei 
heffeithiau yw edifeirwch dwys o herwydd eu pechodau, — mor 
sicr ag mai trwy iawn fedyddiad y ceir maddeuant pechodau, 
— ac mor sicr ag mai trw'y arddodiad dwylaw' y derbynir yr 
Ysbryd Glân; y mae mor ddiddadl â hyny hefyd, mai trwy 
ufydd-dod i bobgair a iidaw allan o enau yr Arglwydd trwy ei 
weision, — mai yu yr ymwrthodiad à phob drwg, pob pechod, 
anwúredd ac anghyfiawnder, a phob peth ag sydd yn groes 
i’w ei ewyllys, yr arosa y Dyddauydd hwnw gyda ni. ac y cyn- 
nydda yn ei ddylanwadau santeiddiawl. Mor rhesymol ag y 
dysgwyliw’n ni gael ein perffeithio trwyddo, i fod yn addas i 
fwynhan cymdeithas y nefol lu yn y nefolion leoedd; mor 
resymol à liyny y dysgwylia ein cymmydogion ninnau, a’rbyd, 
a’r nefoedd liefyd, fod etìeithiau purawl yn awr yn arddangos- 
iadol iddynt hw r y. yn holl weithredoedd y Saint ! A gânt hwy 
eu siomi genym Saiut ? Os siomir hwy yn ein gweithredoedd, 
oferwaith iddynt yr ymddangosa ein geiriau hefyd, cofiw'n! 
Mae cysondeb, rhesymoldeb, ysgrythyroldeb, a dwyfoldeb ein 
hegwyddorion yn anwrthw’ynebol. ac yn anorchíygol i lioll 
ddoethineb ddynol yr oes; nid oes a’i lluddia, nac a ladd ei 



ÜDGOUN 6110N. 


13 


dylanwad, ond ymddygiad.ui anghydffurfiol ei phroffeswyr. A 
fydd i’r rhai a dderhyniassiut yr oruchwyliaeth ogoncddusa — 
oraclau y nefoedd — ullwedduu iachuwdwriaeth ein cyd-oeswyr, 
i’w cam-ddefnyiidio a’u dibrisio trwy ein hanghydfîurfiad à 
liwy? Na ato y i)uw grasol a’i rlioes i ni! Esiamplau, ynte, 
gyfeillion anwyl a fydiìo, ein tystiou — gwiuturedoedd duwioì 
a fyddo ein nodweddssu, a’s. isecheddau a bregetho yn uchei mai 
plant y.goleuni ydym! l’rcgethwn fwy, addawwn fwy bendith- 
ion, a phroffeswn fwy rhoddion nag a wna neb ereill drwy y 
byd; ac felly dylai fod, 'ie, gwae ni os na fydd eiu duwioldeb 
yn rhagori ar yr eiddo pawb ereill. Yn ile liod ofnau ar yr 
îienuriaid, pan safont uwcii ben dynion i dystiolaethu am y 
benditision mawrion, a’r rhagorfreintiau a fwynheir yn ein 
heglwys, i’r byd ddannod iddynt frychau mewn cymmeriadau, 
ac edliw iddynt feiau y Saint, dylai santeiddrwydd a dihal- 
ogrwydd, sêl a diwydrwydd y Saint, fod yn nerth iddynt,- — yn 
nodau at ba rai y gallant gyfeirio golygon y byd — ffeithiau 
i brofi eu gwirionedd, ae i lierio efelychiad a chystadledd. 
Credwn yn ddiysgog, nad ocs ond un peth yn rhwystro i’n 
crefydd anwyl redeg a llwyddo trwy ein gwlad, a bod yn an- 
orchfygol i’r b.yd ac ufferu hefyd, a’r un peth hwnw, mewn gair, 
yw, na bai y Saint yn byw — rjwneyd, a gweithio eu crefydd i 
sylw eu cynsmydogion lle byddont! Gwyddoch eich dyledswyéd- 
au, Saint anwyl! wel, a gawn ni genych eu cofio, a’u yu-euthur, 
pob un drosto ei liun? Beth yw eich atebiad? croniciir ef yn 
y nef ! Ein penderfyniad ni yw eu gwneyd, tra y nefoedd a’n 
galluoga; a’n pendertÿniad yw hefyd, ac nid y ni yn unig, ond 
gobeithiwn mai penderfyniad diysgog ein holl frodyr yn yr 
offeiriadaeth y w, nad ues na rhan na chyfran, aelodaeth na chys- 
sylltiad â ni i neb, ond i’r sawl a ymdrechant gadw gorchyi*- 
ynion Duw, — y sawl a weituiant ullan eu proffes yn ddi- 
ragrith. (I’w barhau.) 


DEGFED EPISTOL OYFFREDINOL 
Lljjwyddiaeth Eglwys Iesu Gjìsí o Suint y Dyddiau Diweddaf at 
y Saint gwasyareditj ar led trwy y byd ; tn anep.ch: — 
Gaäiadüs Feodyr, — Anfonwn yr Epistol liwn yn awr atoch, 
trwy dystiolaethu ein bod yn eich dal bob amser mewn bywiog 
goffadwriaeth yn eiu calonan, ac o flaen gorseddfainc ein Tad 
yn y nefj gan gydnabod yn ostyngedig, fod daioni ein Duw 
etto yn parhau i ymhelaethu tuag at ei Israel ymgasgliedig, *n 
ffrwythlondeb y tymmorau a aethant heibio, ynghyd â Ilawer 
•adarnliad i lfydd y cyfry w ag á ddyfal gadwant ei orchymyn- 
ion yn ddianwadal. 



14 


ÜDGORîI SEION. 


Llawer a werthfawrogant y fraint o’u mahwysiad i deyrnas 
ogoneddus ein Pryniawdwr, ac hefyd o gyfiunmodau yr addewid 
trwy yr hon y gwneir y rhai fifyddlon yn gyfranogion »'r ddwyfol 
natur; eu hoddwch, gan hyny, sydd ehelaeth, a’u llwybr sydd 
eisoes yn llewyrchu yn ddysclaerach yn mhob cam dilynol o’u 
taitli hyfrydlawn, ac etto neillduol. Gan ymdrechu cyd-fyne<l 
ag arwyddion dadguddiadol yr amserau, a rliodili benthyg ein 
clustiau i wrandaw sibrwd yr Ysbryd Gián, a cliyda llygaid 
wedi eu sefydlu yn wyliadwrus ar bob symudiadau, a ddiclion 
mewn unrbyw ffonld gynnorthwyo i ddiongli amcanion fein 
Tad, mewn perthynas i waith mawr y Dyddiau Diweddaf. 
llawenheir »in calonau yn fynych, gyda gwawr a dysclaerdeh 
cynnyddol y dydd a hir addawyd, er adferiad gweddillion 
Jacob, a chyflawn orpheniad Tŷ yr Arglwydd yn rahen y 
mynyddoedd. 

Cyfarchwylwyr y boreuol oleurii, yn gyífredin a orweddant 
yn dra isel, fel nad allo unrhyw wrthddrych canfyddadwy 
uwchlaw iddynt, yn hawdd ddianc ymchwiliad eu llygaid 
gwyliadwrus. Yr addfwyn a’r gostyngedig o galon, ydynt boh 
amser yn tfyddlon. Iddynt hwy mae ymdeithiad gwaith y Ta<i 
yn eithaf digon cyflym. Iddynt hwy nis gellid gwellhau y 
gwaith, er iddo fod yn gyflymach neu yn arafacli. Paham? O 
herwydd eu bod hwy yn byw trwy eu ffydd yn mhob gair sydd 
yn dyfod allan o enau Duw. Ymwadasant hwy â’u cyfiawn- 
derau eu hunain, gan wybod nas gallent hwy o lionynt eu 
hunain, ragolygu y diwedd o’r declireuad, ac o ganlyniad farnu 
am betliau Duw, oddigerth trwy Yshryd Duw. Nid yw y byd 
trwy ddoethineb yn aduabod Duw; ond y mae y Sant add- 
f«yn, trwy Ysbryd Duw, yn barnu pob petli. Pwy a ddiclion 
fynegi heb Ysbryd Duw, neu ddadguddiadau uniongyrchol 
oddi uchod, pa brj’d a pha le y mao yn arnser i adeiiadu ac i 
blanu, a pha uu o ddau nuu luwer o betbau a lwydda? Pwy a 
all adrodd pa mor agos y diehon afiechyd anrheithiedig fod. neu 
newyn gwasgedig, neu ymraniadau mawrion y cenedioedd 
mewn rhyfel? Yr atebiad gwirioneddol i’r gofyniadau liyn 
ydy«, mai Efe yn unig, yr ílwn sydd yn gwybod y diwedd cr 
y dechreuad, a’r cyfryw ag a apwyntir ganddo Ef, i dderbyn 
amlygiadau o’u ewyllys Ef. Jiae teyruns Dduw yu dyfod iieb 
-ddysgwyliad. 



TÍD«OItK SEION. 


Ií 

Ar yr 20fetl o Ebrill diwoddaf. ymwelodd y Llywodraethwr 
íl rliai o’r gefydliadau deheuol. aeth heibin i I’alrriTra. tref new- 
ydd a darddodd i fyny yn yr ystod byr o yeliydig wythnosau, 
ac aros"dd yn Payson a Nephi yn ei daitb. 

Ar y 26 ain o’r un niis, eychwynodd cin brodyr, A. Lyma» 
a C. C. Rich, i San Bernardino. 

Ar y 27ain, rhybyddiwyd y brodyryn sefydliad Allred i ad- 
eiladu amddifiynf'a a gwarehgae anifeiliaid, u pbrofodd y dyg- 
wydtliadau canlynol yr anglienrheidrwydd o’r rhybudd. 

Er na ddychwelodd y Llywyddiaeth adref hyd yr 2il ya 
llai, etto cyflawnwyil y daitli trwy ystod cryn lawor o rew 
eenllysg, ac eira; ae yn Spam'sh Fork, gorlifodd y dytroedd eu 
terfynau arferol i’r fath raddau, fel mai rhaid oedd cymmeryd y 
y pedrolfeni dros y llif gan ddwylaw y hrodyr. Rhuthrodd y 
dyfroedd i lawr y mynyddoedd. yn ystod y tymmor a aeth 
heibio, gyda mwy cyflawnder nag mewn nnrhyw tìwyddyn 
flaenorol, er ys pan yr ymsefydlodd y Saint yn y dyffryn. 

Ar y 7fed yn Mai, cafodd y lleng milwyr Nauvoo ymddang- 
osfa gyffredinol ; ac mor ddiweddar â’r lôago’rmis, yr oedd 
y rhew yn ddigon tost i ladd y cloron a’r gwinwydd. Ar y 
29ain, cyrhaeddodd y Dirprwywr i’r gymmanfa seneddol. yr 
Anrhydeddijs J. M. Bernhisel, Ddinas y Llyn Halen Fawr, yn 
siriol a bendithiol. 

Ar y laf o Fehefin, cadwodd llywodraeth deddfroddol Utah 
ei gwyl flynyddol. yr hwn n ddygwyddodd fod yn ddydd gen- 
■edigaetli y Llywydd B. Yonng. trwy Ddawnsfa seneddol ; ac 
aethant i eisteddfod gyhoeddus ar yr 2il a’r 3vdd. Yn yr ystod 
hwnw, y dyfroedd a ddaethant yn <ira ueliel, gan waethygu 
pethau mewn llawer o leoe ìd yn y ddinas 

Ar y 12fed, cyrhaoddodd yr oryimlaitli ymfudol gyntaf o’r 
Missouri, tra yr ydoedd dyfroedd y dyffryn yn hynod o nchel, 
yn gwneyd niw r ed mawr, gan aehosi gwneyd porthfa ar drnws 
afon yr Iorddonen, yn lierwydd colli y brif bont. Cottonwood 
fawr a wnaed yn anhyffordd yn yr un aniser. tra yr oedd yr 
eira yn bymtheg troedfedd ei ddyfnder yn Nnrth Kam/on ; ae 
er mor ddyeithr y diehoi: hyny ymddangos, i hreswyiwyr rhai 
gwledydd, cynauafwyd cae o wenith ar yr 29ain, a hraidd yn 
nghynimydogaeth uniongyrcliol y f*th faintiolaetii aruthrol o 
eira mynyddig. Ond ni hu i eira mynyddig, na rhyferthwy 



tc 


UDGOÎCN SEION. 


dyehrynliyd o ddwfr, gyda tharanau a clienllysg yn pro-fi eu 
flfyrnigrwyild ar yr ymfndwyr yn f mynyddoedd, gan ysgubo 
ymaith eu hanifeiliaid cludo lmiehiau, allu etto rwystro j r r 
ymfudydd aur geisiol, rhag dilyn ei hoff eilnn drwy anhaw»- 
derau yn Ngwanwyn y flwyddyn, ag ydynt yn fwy rhwystrau 
yn aml, ac yn fwy peryglus i iechyd a llwyddiaut, uà’r liyn a 
brawf y Saint yn mis Hydref 

Cafodd ein pobl ein hunain brofi colled am rai anifeiliaid, a*r 
anghyfleusdra o nosweithiau oerllyd, ac weitliiau o fyr ym- 
borth, cyn y gellid eludo digonolrwydd iddyrit ar y gwastad- 
edd ; er hyny, ni ellir braidd cyfrif eu palliant fel yn ddyeithr, 
>iag hyd y noil yn dost. Yn y cyfî'redin, gwellasant yn fawr 
o ra» iechyd, heb y caethwasanaeth poenus o gymmeryd 
moddion meddygol, neu dalu gofyn-ysgrif meddyg. Ac yn y 
cyffredin dysgasant trwy y daith i ddodi ymaith y gloddesta 
a’r gormodedd, y gofynir mewn rhai gwledydd ac amgylchiad- 
au, fywyd o gaethwasanaeth i’w diw'allu. 

Cyrhaeddodd y mwyafrif o’n hymfydwyr yma dro6 y gwas- 
tadedd ; y mae y cwmni olaf dan ofal y Cadben John Browu, 
o f#wn ychydig filltiroedd i’r ddinas. Canfyddasant y daith 
ardirol yn dra iachus, ac ni chyfarfuasant ag unrhyw rwystrau 
difrifol ar eu hynt. 

(I’w orphen yn ein nesaf.) 

Cyf Robyu Ddc. 


NEWYDDION O DDINAS Y LLYN HALEN. 

Wedi i’r rhan flaenorol o’r Udgoiìn fyned i’r w’asg, rhoddodd 
ein caredig frawd Thomas Jeremy y Deseret Neics, dyddiedig 
Hyd. 15, 1853, yn ein llaw ; o hono lloffwn ychydig dywysenau 

0 rawn rhagorol, yn unig y tro hwn. Ni ddysgwylir i ni 
ddweyd llawer wedi derbyn y petliau cyfeiriedig. Nid oes 
ynom ni hyd yn hyn, ddigon o hunanoldeb i gredu y gallwn 
roddi gwell amrywiaeth i’n darlíenwyr, nâ’r hyn a geir gan y 
Brif Lywyddiaeth. Darllener yr Epistol yn eglwysi y Saint, 
a gwneler yn ei ol. I ni archwaetha mor flasus ag y w dwfr oer 

1 enaid sychedig. Heblaw y newyddion dyddorol a gynnwysa, 
tystia Ysbryd y gwirionedd i ni, mai gwneuthur ewyllys Duw 



T7DG0RN SEION. 


17 


yw cwyllys ein llywydilion, ac niai eu hawydd penaf hwy, fel 
ninnau, yw cael gan yr hnll rai a broffesant fod yn Saint, i 

WEITIIIO ALLAN EU WÎOrFE»! 

wed Gol. y “ News” hldo dderbyn gan H. M. Alesander, 
un sqttash, tebyg i hwmpkin, yn pwyso 105 pwys; fan D. H. 
Miller, o Swydd Davis, bump o gloron Çptjtatws) yn pwysoSOỳ 
pwys. Cosyn o gaws yn anrheg gan y chwiorydd o Ddinas 
Manti, yn pwyso tua S5 pwys. yngbyd ag amry wiaeth o bettrhes, 
a ffrwythau addfed ercill. Parliaodd y tywydd yn hyfryd, 
heb ddim rhew yn y Ddinas. hyd y dyddiad uehod. Yr oedd 
yr oll o’r yinfudwyr wedi cyrhaedd pen eu taith pryd hyny, 
oddieithr osgorddneu ddwy ag oeddynt yn gyfagos, ac wedi cael 
rhwyddineb rhagorol. Muhiau y Deml arddechog a fyddant 
arhín yn gyflym; a'r mur oddhimgylch y Ddinas oedd ddigon 
amlwg i’w weled o bell. Y mae undeb a chyd- weithrediad 
hynod yn mhlith yr holl Saint, a phenderfyniad unfrydol i 
gario pob cynglior i weithrediad effeithiol. 


GAIR AT YPv IIOLL SAINT, 

Crefwn sylw r manwl pawb at, a chyd-ymegnîad ein cyd- 
weithwyr, i gario i weithrediad effeithiol, yr holl ddjdedswydd- 
au a osodir arnom yn y llythyr apwyntiad, yn nechrau y 
rhifyn hwn ! Na foddloned neb o honom ar lai nâ hollol gyd- 
ymffurfiad ag ef. 

Hefyd, gyda phleser coffhaw r n y Saint, yn enwedig y Llyw- 
yddion, o barthed i’w dyledswyddau, a’u braint, tuag at ein 
Hybarch gyn-lywydd. Am amryw flynyddau weithian, â’i 
holl amser gwasanaethodd chwi, tra ereill lawer, a ennillasant 
ddigon i’w cludo i Seion er ys Uawer dydd. Dyma yr amser 
dedwydd iddo ef wrth y drws, pan y caiff ei enaid yntau 
deimlo yn rhydd o gaethiwed Babel. Nid oes ond amser byr 
etto, i chwi gyfranu at ei ymfudiaeth ef a’i deulu. Gwnewch 
frys, ynte, frodyr, gan gofio mai â pha fesur y mesuroch yr 
adfesurir i chwithau. Eich haelioni yn hyn a deilyngo i chwi 
fendithion y nef, a llaw'enydd calon, ar ymadawiad eich parch- 
us Lywydd ymadawedig, ac hyd byth bythoedd. 



DDGORÍ 8EION. 


" YR ARWEINYDD I SEION.” 

Dvna yw cnw Traetliawd, a fwriadwn ei gael allan o’r wasg, 
cyn y cyehwyna yr ymfudwyr Cymreig oleni, os ceir digon o 
gefnogaeth. 

Cymiwysa bob cyfarwyddiadau a ystyria ci Awdwr yn ang- 
iionrlicidiol, o’r darpariadau cyntaf. yn Nghymru, hyd'i ben y 
daith yn Scion. Dosparthir yr Ymfudwyr yn dri dosparth : sef 
yn gyntai, y cyfoethogion; yn ail. y cwmpeini í!3; ac yn 
drydydd, y rliai a ânt gyda y Gymdeithas Yml'udol. CaifF pob 
dosparth gyfarwyddyd ynddo, o barthed i ddillad gwrryw, benyw 
a plilant, o'r coryn i'r sawdl;-celfi, Uestri, &c, &c. Rhoddir 
ynddo gyngliorion hefyd i wahanoi grefftwyr, yn eu darpariad- 
au: pa fwydydd i’w darparu, a'r lleoedd goreu i’w prynu; y 
m»dd i y mddwyn yn Liverpool, a pha bethau a ddylid eu prỳnu 
yno at wasanaetii ar y fordaith ac yn mhellach. Pa fodd i 
ymddwyn yn y llong ar hyd y fordaith ;— bwyta, gwisgo, &c, 
&c. Cynghoriou anghenrlieidiol pan gyrliaedder \av Orham, 
ac yn yr agerfadau ar liyd yr afonydd Americanaidd. Y modd 
i ymddwyn yn St. Louis, yn ngwyneb afìechyd, Uadron, a 
gwaetii, sef gwrthgilwyr twyllodrus ! l'a hetliau i brynu yno, 
gogyfer a r daith yn y blaen, ac i fod o ddefnydd wedi cyr- 
haedd y Dyffryn. \ modd i adnahod yr arian Amerieanaidd, 
ynghyd â chyfarwyddiadau manwi i ddewis anifeiliaid corniog, à 
wageni, y ffordd oreu i ddysgu ieuo y blaenaf, a’u dofi'at 
wasanacth, a’r dull goreu i’w gyru ar Iiyd y daith: faint o 
bwysau sydd weddus i bob piir o ychain,— pa fodd i ddeall pau 
fyddo yr iau neu y ddòl yn rhy facii neu yn rhy fawr, ac i’w 
gwella: adnabyddiad o, a gwellhad yr Hoìlow Horn, y Fouìs, a 
chlefydau ereill, eyffredin i'r anifeiliaid ar y liaith; — pa fodd i 

wylied y gwersyll ar anifeiliaid yn y nos, rliag yr Indiaid, y 

Stampedes, ar modd yw rliagfìaenu pa fodd i wneyd corrèl o’r 
wageni, neu wersyllu; — tân ar y praires, y perygl o hono. a’r 
modd i’w ochelyd ;— pob cyfarwyddiadau i lieiwyr,— y drylliau 
goreu, a r lle eu ceir, y powder, & c., & c., a'r modd goreu at 
gadw yr helwriaeth yn ddilwgr. Y modd i yru a gofalu am 
geffylau ar y daith: desgrifiad o “glefyd y cliwip,” a’i feddyg- 
ìniaeth sior! A llawcryn ychwaneg na hyn yna, a ddyweda yr 
“ Arweinydd" wrthych; hysbysa cbwi Iiefyd pa le v cewch 



CDGORN SEIOX, 


19 


dJwfr, porfa, a tlianwydd i wersyllu bob dydd, os gwrandewcli 
arno; — hefyd pa le nad oes y cyfryw bethau, fel na’ch siomer 
]h;i ddelo y nos arnoeh. O ba fanau y dylech gârio dwfr gyda 
ch»i; — pa le y mae dyfroedd gwenwynig, & c., &c. Hysbysa i 
cbwi hefyd y pellder, i’r tilltir, sydd o Council Bluffs i’r fan lle 
byddoch, a pha sawl milltir a fydd rhyngoch a phen eicli taith 
o’r manau hyny. Yn fyi, ateba yr Arweinydd bob gofyniad 
braidd ag y bydd anghen am ei ateb ; ae arweinia ei ufyddion 
i Seion, yn waredigol o'r amrywiol ddygwyddiadau, ag ydynt 
annocheladwy i’r anmhrofladol . — Ei brís, ymdrechwn hyd y 
byddo yn bosibl, iddo beidio bod dros cliwe chciniog. Anfoner 
am dane drwy Ddosparthwyr y Cynnadleddau yu ddioed, gan 
na fwriadwn argraffu ond ychydig nifer. 


APWYIîTIADAU. 

Bvbded hy r sbys i’r Saint yn Nghymru ein bod ni wedi rhydd- 
hau yr Henuriaid Thomas Jeremy a Daniel Daniels, o fod yn 
Fugeiliaid, ac wedi eu dewis yn gynghorwyr i ni yn y Brif 
Lywyddiaeth Gymreig; ac fel y cyfryw, dymunw ; ar y Saint 
eu derbyn, ufyddhau i’w cynghoriou, a’u bendithio hwythau 
trwy eu ffydd a’u gweddiau, a tlirwy ddiwallu eu hanghen- 
rheidiau. Yr Arglwydd a’u cynnysgaetho ag Y’sbryd eu 
swydd, a’u bendithio, ac a’u gwnelont yn fendithiol i bawb lle 
yr elont. 

Hefyd, dewiswyd yr Henuriad William Sims, i fod yn 
Brif Ddosparthwr llyfrau Cymraeg a Saesneg, yn Nghyn- 
nadledd Ddwyreiniol Morganwg. Cyfarwydder i 14, Castle. 
Street, Merthyr. 

D. JONES. 

Llywydd Eslwys lesu Grist o Saint y Dyddiau 
Diweüdaf >n Ngli)iiini. 


UDGORN SEION. 

Dos Udgorn, dewis adgan — i frod.î'r 
Dy hyfrydol amcan; 

Rhinwedd addysg rho’n ddyddan, 
I deulu Duw, — o law Dan. 



50 


tTDGOIÎN’ SEION. 


Cadben Jones, union seinieil — ei deg iaith, 

Trwy dy gorn, iV glywed; 

A mawr lwydfl fo mwy ar led, 

Yn ei iawngraff uniongred. 

Yn ddwysgall ttn addysga — y werin, 

Mewn gwiredd llawn mwyndra: — 

Jllwyddyn newydd, flydd nawdd da, — dwg weithion, 
I lon drigolion daear gwalia. ììop.tn Ddu, £kvi:i. 


IdYSBYSIADAU, &c. 

0 ddifftg lle, rhaid i ni adael Hane» Cymmanfa Gyffredino! 
Dinas y Llyn Halen, ynghyd a Cltofnodion Cymmanfa Ddwyr- 
einiol Morganwg, liyd y rltifyn nesaf. 

Dysgwtlih y Cynnrychioliad Itanner blynyddol i mewn yn 
ddioed. Ilysbysir yn brydlawn pa bryd bydd yr ymfudiad 
Cymreig. 


DYI.EHION AM LYFRAU ODDIWRTH Y CY' NADLF.DDAU, AM Y 
CHWARTEU YN TERI'YNU RHAGFYR 31, 1S53. 

Sir Fynwy, f 26 7s 9fc ; Sir Frycheiniog, £1 2s Sc ; Gor- 
llewin Morganwg, ís3 2s 9^0; Llanelli, £20 1 8s 5c; Caerfyr- 
ddin, £7 4s rtjc; Sir Aberteiii, £7 13s 4’;c; Sir Feirionydd, 
£6 19s 4c ; Sir Fflint, £16 3s 2fc ; Dyffryn Conwy, £3 1 6s 7|c; 
Sir Ddinbych, £11 12s S|c; Penfro Ogleddol, £4 13s lOc; 
SirFôn, £11 18s O'c; Cangen Gyntreig Liverpool, £2 (is 1 lc; 
Morganwg Ddwyr., £122 2s 8}c. — Cyfanswm, £332 12s lO jC. 

Taliadac o Ion. 2 hyd Ion. 5. — Sir Fflint, £1 5s 6c ; Mor- 
ganwg Ddwyreiniol, £38 18s 8c. — Cyfanswm, £40 4s 2. 

®ÜT Anfoner pob llythyrau, yn cynnw^ps eirchion a thaliadau, 
î Capt. I). Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. 


CyfarrliinA Golyayrìdol 5 

LÎythyr £tholi:id 7 

Uylhyr y Llywydd W. S. Phillips at y Saint yn Nghyiiiru 8 

Anerclliad Llywyddol íi 

Dettfed Epistol Cyffiediol, &c 13 

Newyddion o Ddinas y Llyn Halen ]fî 

Gair at yr boll Saint )7 

Yr Arweinydd i SeioiP’ 18 

Apwyntiadan ln 

Udgorn Seinn ]i) 

Hysbysiadau. & c. 20 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARcmpFwrti A CHTHoaiipwyn gaw n. jowas, 14 . castle stre*i. 



UDGORN SEION, 

NEU 

c^crn! n ctníiii. 


Rhif. 2.] IONAWR 14, 1854. [Ctf. VII. 


DEGFED EPISTOL CYFFREDINOL 

Lìyipyddiaeth Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau DiweddaJ ] at 
y Saint gwasgaredig ar led trwy y hyd. 

[Partaad • dud. 16.] 

Cyflawnwtd peth difrodaeth ar ein dinasoedd, gan y gyíran 
fwyaf aflywodraethol o’r Indiaid, yr liyn obeithir a attalir heb 
unrhyw alanastra difrifol ar ran preswyìwyr Tiriogaeth Utah. 
Ar y 19eg yn Ngorphenaf. saethwyd y brawd Creel, tra yn 
sefyll gwareliodfa yn Payson, gan Indiad perthynol i fintai 
Walker; er yr amser liwnw, lladdwyd ychydig ereill gan yr 
Indiaid; saethwyd dau tra yn marchogaeth brys-genadwri o 
ddinas Filmore. Ond frodyr, na adawer i’n sylw archolìi ein 
meddyliau trwy y toriadau allan hyn, a gyflawnir gan y gwedd 
illion anwar a’n hamgylchynant. Mae gan yr Arglwydd, ein 
Prynwr, ryw ddyben i’w wasanaethu trwy yr liir ddiraddiad, 
â’r rhai a fawr gamdrinir yn fynych, ddisgynyddion hyn i 
Abraham, a phan y dysgo y Saint i wneyd cystadl â Laman, 
mewn cyfartalwch i’w gwybodaeth, a’u hir brofiad, gallwn 
yn resymol ddysgwyl ychydig lai o anhawsdra o’r ffyn- 
nonell hono. 

Dichon y cerydd hwn oddiwrth ein gelynion, brofi yn am- 
serol rybudd a lles i lawer, i ymddeffroi o’u hun-glwyf a’u 
hesgeulusdod o gynghor pendant ac amserol , tra nad y w aberth- 
î*,u uniongyrchol, ac efallai didrosedd eu creulondeb wedi 
cwympo i’r ddaear heb sylw ein Nefol Dad. Dichon i’r ddys- 
:> [fris 1 g. 



ÜDGOüS' SEION. 


ÌZ 

gyblaeth rymus, yr hon y eaniateir i’n gelynion ei bwrw ar ŷ 
Saint, megys corfT, am esgoulusdorl o’u liiachawcìwriaeth, weitli- 
ian gyfranu at eu cadw lnvynt oddiwrth gyfeiliomadau, aj 
ydynt lawcr mwy iV harswydo, nâ’r ceryddon a amcanwyd 
i’w rliag-rybuddio liwynt. Ni ddichon addcwidion Duw, mcwn 
[jertliynas i adferiad Israel ballu, ac ni ddylui dim droi ein 
ifydd a’n gweddiau oddiwrth ddysgwyliad parhaus am eu 
cytìawniad. 

Chwi a ganfyddwcli trwy gyfeirio at gofnodion ein Cymman- 
fa Györedinol ddiweddaf, fod yr arnser wedi dyfod i surdoe.i 
iachawdwriaeth gael ei gynnyg i’r gweddillion a breswj liant 
gyfandir yr America. Tra mae Eglwj’s Iesu Grist o Saint y 
Dyddiaf Diweddaf, yn eludo yr Efengyl i bob cyfran bwysig a 
pheìl o breswylwyr y ddaear, heb eitlirio unrhyw genedl, pa 
mor beil bynag, nis gallwn selio i fyny ein tystiolaetli mewn 
pertliynas i feibion difreiniacl Abraham. ar ein cyfSniau union- 
gyrchol, heb gynnyg iddynt hwy yr unrliyw Efenyl ogoneddus. 
i’r hon yr ufyddhaoùd eu tadau mor addfwyn ac ardderchog yn 
nydd eu hymweliad : ond na fydded i’r henuriaid ar led laesu 
cu dwylaw oblegid hyn, canys os erlidiant chwi mewn un 
genedl, a’cti tatìu allan, ewch i’r drws cyntaf a ymagoro yn y 
gcnedl nesaf a’cli derbynio chwi; ac na arbedwch eicli ym 
drechiadau, o godiad i fachludiad haul, hyd ncs i bob clust 
gaffael y cytìeusdra o glywed efengyl yr iachawdwriáeth 

Parotöadau cyffrous ydynt yn awr raewn gweithrediad i 
furio i mewn y dinasoedd, ynghyd a’r lioll sefydliadau o bwys 
trwy y Diriogaeth. Y deuddeg Apostoliou, gydag ychydig 
eithriad, a dderbyniasant yn ddiweddar benodiadau pwysig, i 
gymmeryd gofal o ddosparthiadau go fawrion o’r Diriogaetb. 
ac a ânt i faes eu cenadiaethan mor fuan ag y bydd yn gyfleus. 
A chynnyddir y rliwyddine’o i addysgu, i’r lioll ddinasoedd a’i 
sefydliadau j r n yr holl Diriogaetli. trwy i’r Deuddeg weinyddu 
yn bersonol yn mhlith y bobl a hreswyliant yn y gwahanoì 
sefydliadau. 

Bwriedir gwneyd ymegniadau cynnyddol at gasglu y Saint 
o diroedd pellenig: a thra y gellir ac y bydd i ryw foddion 
gartref, gael eu hebgor at gynnorthwyo Saint pellenig i ym- 
gasglu i’r lleoedd apwyntiedig am ddiogelwch, dros ac uwch 
law y draul o’r ymegu'iadau a wneir at adeiladu a rhagfurio 



UI'GORN SEION. 23 

'.linasoed;! a tlirefydd. ae anfon allan nifer fwy o genadon, nyni 
etro a ddygwn ar gof i’,- Saint yn Lloegr a lleoedd ereill, ag y 
sydd ganddynt oraeliwyliaeth dros gyfran o drysorau daearol, 
niai ' n a-.vr y tallant fwynliau y fraint o gynnorthwyo y 
evfr-'w ar na allaut gynnorthwyo eu hunain, 'ie, tlodion yr Ar- 
glwv;kl, a dcrbyn eu gwobr yn adgyfodiad y cyfiawnion. 

V'n ddiweddaf, frodyr, na laesweh eicti dwylaw, eithr bydd- 

ii ddyfal i wneyd gyda’ch gallu, waith da yn mhob galwed- 
igneth gyfiawn a ehanmoladwy, a phrofwch eich hunain, trwy 
aofleidio pob cyfleusdra i fod yn ddefnyddiol, a mawrhewcli 
eich galwedigaethau, fel cich cyfrifer yn deilwng o fywyd 
tragywyddol. Byddwch fyw eich crefydd mor amlwg ac an- 
anmiheuol, fely galloch chwi deimlo ei gwirioneddau heddych- 
lawn a phuredig, a'i nerth hi, rliag gafaelyd o demtasiynau 
arnoeh chwi, na fyddo genych allu i’w gwrthsefyli, ac y colloch 
yr hyn yr ymddangosid i ehwi ei ennill. Na adewcli i’ch byw- 
ydau fod y fath ag y dichon i’cli calonau eich hunain eicli con- 
demnio, rhag iddo Ef, yr Hwn sydd fwy ná’ch calonau, ddwyn 
cyhuddiadau yn eich erbyn, a fyddo yn Uawer lliosocach. a 
niwy nag adybiodd meddwl niwliog a thywyll. 

Cofiwch yn feunyddiol, anwyl frodyr, os dymunwch fod yn 
■iyfiawn, fel eicli Tad nefo), fod ei gyfiawnder tf yn dyfod trwy 
UoaijocddiaI), trwy eicli flyrìd chwi. Na fyddwch foddlon 
gyda dim yn fyr o owyllys ddadguddiedig eich nefol Dad ; o 
fod wedi eich adeiladu av y sylfaen hon; ac ui fydd y dyUfoedd 
o gyfeiliornad a themtasiwn sydd raid eu dyfocl ar yr holl rai 
hyny a breswyliant ar y ddaear, yn alluog i’ch dadymcliwel- 
yd cliwi. 

f.otiwch addysgiadau eic'n Prophwj'di Joseph a Brigham, ac 
ufyddhewch iddynt hwy. Meddyliwch am addysgiadau cof- 
nodion y Gymmanfa a ddeuant gyda’r Epistol hwn. Rhodiwcli 
yn ostyngedig gerbron eich Tad nefol, a gwnewch ei ewyllys 
Ef. Os oes gan lywyddiaeth yr amry wiol gangenau yn y gwa-- 
hanol genedloedd, y cyíleusdra o anfon y Saint yn mlaen o’r 
f rofanau poethion i San Pedro, neu San Oiego, Cal., anfonwch 
hwynt; gadawer iddynt fyned yn uniongyrchol at y llywydd- 
ton Amasa Lyraan a Charles C. Rich, San Bernardino, a 
chymmeryd eu cynglior, a bydd i Dduw, ein Tad nefol, roddi i 
chwi ddoetbineb yn mhoh pethau, lienuriaid, chwiorydd a chyf- 



2-t 


ÜDGORN SEIOS. 


eillion, fel y byddo i chwi ein cyfarfod ni yn y deyrnas neínî. 
ydyw gweddi eich brodyr, 

Bmgiiam YoüMj. 
Iíeber C. ICimbali.. 
W. Richards. 

Dinas y Llyn Halen Fawr. Hjílrei' 13, 1S33 

[A gyfieilhwyd gan Robiu Ddu, Eryri. 1 


ANERCIIIAD LLYWYDDOI. 

[Parliad o dud. 13.] 

Eglwys Dduay a ddylai fod y faniar gyhoedduä i’r byd, — ai 
ddangosiadol o fawreddog amcanion y nef. a’r ffaith argv- 
îioeddiadol i bawb o’i dwyfoldeb; ci haelodau a dd.ylent fud yn 
arwyddion a rhyfeddodau eglurhaol i’r byd, o fawr allu eu 
crefydd; mwy gwyrthiol yn eu hetfeithiau ar eu gweitbredoedd, 
eu cariad, eu haddfwynder, gostyngeiddrwydd, cymmwynas- 
garwch, gonestrwydd, cyfiawnder, scd, a phob rhinwedd arali. 
nag a fu un math o wyrthiau ereill eriocd. Gwyrthi&l i fyd 
llygredig ac anwybodus a ddylai fod holl ymddygiadau prniiW- 
wyr crefydd wyrthiol ! Esiamplau annheilwng o efelyehiad ; 
andwyodd y byd er holl ymffrost doethineb dynol draddodiad- 
au. Esiamplau teilwng o efelychiad gan y Saint, a’i hadfera 
yn ol er gwaethaf pob gwrthwyncbydd. Pe patrwm fyddeiu, 
megys y dylem fod i’r byd, mewn gwisg, mewn bwyd. mewu 
byw, mewn gair a gireithred, mewn gwylio a gweddio, mewn 
cariad a flíyddlondeb, mewn gweitliredoedd yn gystal a ffydd. 
pregethem i’r byd ddarlith anghymarol, i’r ymcliwiliwr es- 
iampl, ac i wlad Gristionogol Aiers well nag a allodd Iioll 
ddoethineb colegawl a hyawdledd holl bwlpudau, er ymgais 
oesawl, ei dysgu! At y gorchwyl, ynte, O Saint, yn fwy pen- 
derfynol nag erioed, a llwyddo wnawn, niae nerth yn ol y dydd 
i ni i’w gael; gwyddora hyn, a gwyddom mai nyni a ddylai 
fod goleuni y byd. Goleuo wnelo ein goleuadau nes swyno 
serch a denu golygon gonestion byd i rodio wrth olcu dydd yr 
efengyl hon, nes mwynhau cyfiawnder goleuni tanbeidiawl 
Haul y cyfiaaynder, pan dewyno ar ei gyhydedd ei htin! 
Duwioldeb ymarferol y Saint yw testun ein lîawenydd par- 
haus; rhagoroldeb eu rhinweddau canfyddadwy ar yr eiddo 
jiawb ereill, yw ein had daliad am yr oll a wnawn iddynt; etto 
tra y mae cymmaint o le i welliadau ynddynt, tra y gellir yn 
rhesymolddysgwylcynnyddiantcyflymacb,attaliayr ystyriaeth 
alarus ni rhag y gorfoledd a ddymunem fwynhau. Paham 
nad yw mor ddyledus arhenig ar bob un i ogoneddu ci grefydd, 
trwy ei holl weithredoedd cyd-ymffurfiol yn ol ei gylch, ag 
ydyw felly. ar unrhyw un? Paham nad arswyda pnb un 



UDGORN SEION. 


25 


yntv, rbag y canlyniadau o warthruddo y grefydd a ystyria ei 
frodyr yn werthfawroeach nâ’r byd a’i drysorau, trwy eu liang- 
.hydffurfiad? 

1«'kodvu Llywvddol au Gynnadleddau, — Cyd-ymdreeh- 
weli yn y fyddin filwriaethus, orchfygol ddiamheuol i fod. I 
chwithau yr ymddiriedwyd llawer; genych y rhesymol ddys- 
gwylir llawer; 'ie, llawer o ddoethineb i iawn drefnu, llawer o 
ddylanwad i gario y mesurau i weithrediad effcithiol; llawer o 
addfwynder a gostyngeiddrwydd; llawer o daerineb i berswadio 
y cyndyn i ufydd-dod ; llawer o benderfyniad i anrhydeddu y 
rbeolau dyscyblaethol a roddwyd i chwi; llawer o sêd a ífydd- 
londeb i adeiladu Teyrnas Dduw j«n eich cylchoedd, ac i add- 
urno praidd eich gofal â phob rhinweddau dewisol gan y Prif 
Fugail. Frodyr, dim llai nà gwerth eneidiau anfarwol a ym- 
ddiriedwyd i chwi! Eich holl esiamplau a deilyngo efelychiaí 
gan bob un? Cariad I cariad eieh Meistr dwyfol fyddo achos 
cynhyrfiol pob ysgogiad o’ch siddo tuag at ei braidd Ef. A 
rhaffau caiìiad tynwch hwynt, nes y cyflym redant ar eich hol 
ar hyd llwybrau uniondeb. cyfiawnder, purdeb, a duwioldeb. 
CARIAD at eneidiau dynion fyddo y ffynnonell o’r hon y 
tardda poli gair o bob pregeth i’r byd ; pob rhyby dd, cery dd, 
cysur, a chynghor i bawb yr un modd ; ac felly, pan agorwch 
eich safnau, Duw y cariad a’u llanwa â geiriau doethineb a 
deall, ac Ysbryd y gwirionedd a’u hargraffa ar galonau y rhai 
a’u clywont. Cam-ddealltwriaeth yw synied mai trwy eu 
cymenu a’u diraddio, yr argyhoeddir y byd coel-grefyddol o 
angliyssondeb eu traddodiadau. Mor afresymol fyddai beio y 
dall ganêdig am ei ddallincb corfforol, ag a fyddai beio y rhai 
a aned i’r byd yn ddall ysbrydol, megys ninnau, am beidio 
canfod goleuni ein hefengyl, liyd nes y dangoswn ni iddynt 
hwy ei goleuni drwy ymresymiadau eglur, tystiolaethau amyn- 
eddgar, ac ymanceddiadau dyngarol, fel ag y gwnaeth ereill i ni. 
A rgyhoedder cyn y cerydder, ac felly nid byth y cnoir y wial- 
en. Fflangeller hyd y nod y ci. ac efea ysgj r rnyga ddannedd ; 
llawer mwy y casâ dyn ei gyfaill a’i ceryddo hyd nes y gwelo 
ei fiti. Eli llygaid fyddo ein gwialen gyntaf, ac o hyd, nes y 
ceir profion mai dall a fyn fod. Os na wyddoch ffordd well, 
hyderwn y cyd-ymffurfiwch chwi â’n cais hwn, drwy ddysgu 
yr holl Saint, yn neillduol yr offeiriadaeth dan eich gofal, mai 
i’r graddau yr argyhoeddant eu gwrandawwyr, o’u cariad 
atynt, j«r ennillant eu hymddiried a’u hufydd-dod ; Llwyaid 
o fél a ddalia fwy o glèr na chwart o finiger, sydd gyffelybiaeth 
gyfattebol. Ai gwnelo abrofaei grym! 

Trefnusrwydd sydd un o brif nodweddau ein heglwys, — 
rhagoroldeb ein cyfuttdrefn ; ac y mae yn hanfodol yn mhob 
cylch er cynnyddiant yr oll. Nid nyni a'i gwnaeth, nid nyni 
a’i pia, nid ein hawl ni, nid hawl dynoliaetli yw cyfnewid un 
iot o honi. Fel y derbyniasom hi y mae yn iawn, wrth fodd ei 
Hawdwr; ac felly yn unig y bendithia Efe ein gweinyddiad 



CDGOIiN SEJON. 


26 

0 honi. Gau liyny. mae o bwys raawr i chwi, ei gteriny-.híirŷr, 
ei liiawn ddeall yn ei holl orchymynion, ei hordinliadau, ei 
swyddau, a'i hadiiewidion. Mae LÌyfr Mormon a’r Aíhrawiaetíi 
a Chyfammodau genych yn eich iaitli eich hun, ynghyd 
ysgrythyrau; o hryd bwy gilydd, oausoch lawcr o addysgiad- 
au ar hyn gan weision Duw. Chwiliwch yr ' ìl, a thrysorwcii 
yn eich cof y fath yw Tcyrnas Dduw yn ei holl pyssylìtiadau. 
ao felly Ysbryd Duw a ddyga y pethau anghenrliei.lio! i’r cof 
pan y bydd ei hanghen. Os bydd rliy w amgylchiad ar i.nd y w 
wybodus ei ddcddf yn dygwyìd i ehwi, os gwyddom fwy. gnf- 
ynwch, ein pleser fydd ei gyílwyno. Mae liwyddiant Cymiad- 
ledd yn dibynu llawer ar ei b.iawn reoleiddiad ; canys <.s nr.d 
rheolaidd y mesurau, pa fodd y gellir dysgwyl cynnorthwy 
Ysbryd Duw i’w dwyn i weithrediad. Dywenydi! mawr oedd 
genym wrth ymweleil â iiwynt ynystody tynimor hlaemirol, gat-i 
cynnifer o’r Cynnadlcddoedd mor reolnidd ag y nmcnt ; ond y 
mae lle i welliadau. Hyderwn yr ymhyfryda pob Llywydd yn 
iawn drefnu ei Gynoadledd, ynghyích pob materion perthynol. 
megys y gwna tad ífyddlon ei deulu Yn neilidnol dymunem 
eich sylw at ddosparth y Ilyfrau, na fydded dyledion yn 
rhedeg yn y blaen a ellid hehgor; na fydded eich Cynnndledd- 
au yn suddo i unrhyw ddyledion i neb. a ellir oddiwrtho, ond y 
y ddyled o garu bawb eich gilydd. Crefwn eieh sylw at “ Lyfr 
yr Eç/lioys,” ar fod pob cofnodau gofynol in eglur yn liwnw, a’r 
cyfnewidiadau a wneir yn cael eu manwi gofnodi. Mae hyn o 
bwys mawr, ac ni ddylai tui aelod ymfoddloni heb dde.Jl fod ei 
gofnodion yno i’w cael pan eu ceisir. Daw y dydd pan en 
hystyrir yn werthfawroeacli nag aur. Yr aniser presenno! 
yw y goreu oll i gofnodi y cyfryw bethau. 

0 barthedi’r Drysorfa Ymfudol, ceisiwn eicti unol ymdrech- 
iadau hefyd. Cymdeithas deilwng o ymddiried pawb yw hoti ; 
ei dybenion dyngarol ydynt glodfawr, - ei galluoedd cyn hir a 
ystyrir yn wyrthiol i’r byd, pan yn cludo ei charedigiou ar 
adenydd yr awelon dwyreiniol “ fel eolomenod i’w ffenestri” i’w 
hamddiffynfeydd yn nihlith y mynyddau tragywyddol, lie yn 
unig y ceir y waredigaetli ddyniunol. Frodyr, yr oll a aliwt h 
gwnewch erhon; ei swyddogion ydynt gyfiawnion, a’i Llywydii- 
ion a deilyngant bob yniddiried ani eu gonestrwydd, eu doeth- 
ineb, a phob galluoedd, dan nawdd y nef, i ddwyn oddiamgylch 
drwyddi fawrion amcanion Duw. ac i gasglti tlodion blani 
Seion adref wrth y müoedd. Llwyddiant iddi vw gwir 
awydd y nef a rhai rhnaorol y ddaear. Er yn olaf, etto. nid 
lleiaf ein dyled a’n braint i iiofio am, ae i gynnorthwyo adeü- 
adu Teml Dduw, i ni cin iiunain. yn Seion; yn ol ou galìu 
hyderwn na fydd neb yn ol yn hyn, mwy nag y carant fnd yn 

01 o’r benditliion a addewir ynddi. 



TjDGORN seion. 


CYMMANFA MERTHYR. 

- RTNODEB O’lt IIYN A WNAED AC A DDYWEDWYD TN Y C.YM 
SIANFA CCnOD. 

Borai Sul, Rhagfyr 25, 1853, — G\rehvyd ; stafcll eangy Saint 
•yu Merthyr, wedi ei gorlenwi á pliobl; ac yn mhlith y lliaws, 
yr oedd arnryw frodyr o liell ffordd. Dechreuwyd yr addol- 
iad, oddeutu hanner awr wedi 10 oT gloch yn y boreu, trwy 
ganu a gweddio ; y naill oedd yn fawl hyfrydlais, a’r llall yn 
erfyniadau taerion am ddylanwadau yr Ysbryd Glân, ar 
orucliwylion santaidd y dydd, gan bobl Dduw. 

Cyfododd Llywydd y Gynnadledd, yr Henuriad D. Jones, ar 
ei draed, a llygaid y dorf yn ymsefydlu arno; ac yn mhlith 
pethau ereill, galwodd sylw y gwrandawyr at ledneisrwydd 
y drefn Eglwysig, sydd gan Saint y Dyddiau Diweddaf: na 
•ddeuwyd yno i osod, nac i wetta trefn; eithr i ddwyn yn mlaen 
yr un liono a osododd Dcw yn ei Eglwys. Wedi annog y dorf 
i roddi gwrandawiad i’r hyn a lefarid gan y Llywydd S. W. 
Richards, o Liverpool, ac ychwanegu amryw gyfarwyddiadau 
yn Saesnaeg, dywedodd y cawsent gyfìeusdra i ddangos eu 
parodrwydd i ddilyn trefn ddwyfol yr Eglwys, trwy godi eu 
deheulaw, megys arwydd o’u penderfyniad unfrydol, i gynnal y 
fath drefn werthfawr gyda’u gweddiau a’u cyfraniadau. 

' Penodwyd yr Henuriad Robert Parry (Robyn Ddu, Eryii), 
yn Ysgrifenydd y Gymmanfa; a’r Henuriad Richard Morris, i 
fod yn gynnorthwywr i’r Ilenuriad AVm. Sims, gyda’r cyfrifon. 

Penderfynwyd cynnal, fel yr annogwyd, y Brif Lywyddiaeth, 
Brigham Young a’i ddau Gynghorydd. Dywedai y Llywydd 
D. Jones, fod y cyffelyb yn Eglwys Dduw yn mhob oes, a bod 
dyledswydd dyn yn fraint iddo, ac y caiff ei fendithio gan 
Dduw yn nghyflawniad ei ddyledswydd, tra nad yw yr Ar- 
glwydd yn benditbio y rhai a esgeulusant wneuthur eu dyled- 
swyddau. Moses ydoodd y llywj'dd yn Israel : tra y daliai eí 
freichiau i fyny, llwyddai yr Arglwydd ei dd^miuniadau; 
pan y diffygiai, y gelynion oeddynt drechaf; eithr ei ddau 
gynghorydd, Aaron a Hur, a ddaliasant ei freicliiau i’r lan, gan 
ei gynnorthwyo; bendithiodd yr Arglwydd eu cyflawniad o’u 
dyledswydd liono ; a gyrwyd lluoedd y gelynion i giüo a ffoi, 
yn unig tra y gwnelent hyny 



TDGORN SEION'. 


JS 

Penderfynwyd, yn yr un modd, i gynnal y Deuddeg Apostoi - 
ion; y Deg-a-thrugeiniau ; y Llywyddiaeth yn yr Ynysoedd 
Prydeinig, sef S. W. Ricliards, a’i ddau Gynghorydd, Daniti 
Spencer a John Yan Cott; ae yna, gan ddywedyd y deuai yn 
nes adref, cynnygiodd y Llywydd Jones, i’r eyífelyb bender- 
fyniad gael ei wneyd mewn perthynas i’r Lywyddiaeth yu 
Nghymru, sef W. S. Phillips, hcb enwi ond un o’i Gyngliorwyr, 
sef Jolin Davis: yr hyn a wnaed yn nnfrydol. Wedi iddu 
grybwyll mai un Eglwys, yw Eglwys Iesu Grist o Saint y 
Dyddiau Diweddaf, trwy yr holl fyd, er dan amrywiol lywydd- 
ion, a bod yr oll yn gallu galw Duw, “ Ein Harglwydd ni yn 
nghyd a dywedyd ei fod yn llawn diolchgarwch i’r Enw mwyaf 
mawr, o lierwydd fod eymmaint nifer yn] wyddfodol, wedi eu 
hennill i gydsynio yn undeb y ffydd, a chwlwm tangnefedd, cod- 
odd y Llywydd W. S. Phillips ar ei draed, a chynnygiodd ar 
fod i’r Saint benderfynu cynnal, yn eu gweddiau a’u cyf- 
raniadau, ei Gynghorydd Dan Jones; yr hwn yn fuan, sydd i 
gymmeryd arno fawr ofal y Lly wyddiaeth yn Nghymru : yr 
hyn a wnaed trwy godiad deheulaw pob un yn y dyrfa liosog. 

Y Llywydd JoDes wedi hyny, a nododd y fendith annhraeth- 
ol sydd yn meddiant y Saint. o wybod fod Ysbryd Duw i’w 
gael, yn yr oes ddiweddaf hon, megys ag yn nyddiau Paul, a’i 
gyd apostolion ; ao awgrymodd, nad oes na dawn, na dysg, na 
chred, na thalentau mawrion, a all dyeio i ddyn, os yn am- 
ddifad o ddylanwadau yr Ysbryd Glàn. Yna, galwodd am 
sylw y Saint at amgylcliiadau gwellhaol y Gynnadledd, ac 
annogodd bawb i gyd benderfynu ag ef i fyned yn mlaen, gan 
ymgyrhaedd o dda i well, trwy ymdrechu byw a gwneyd yn 
well-well o liyd, ao yn barhaus; ei fod ef yn teimlo, nid yn 
unig bob parch a chariad at y rhai sydd uwch eu swyddau nag 
ef ei hun, ond hefyd at y rhai sydd îs, oddiwrtho ei hun hyd i 
waered, fel na fyddo i neb, o fewn cylch y gadwen undeb Eg- 
lwysig, feddwl na theimlo ei fod ar ei ben ei hunau, eithr yn 
aelod cyflawn yn Ngliorff Crist. Erfyniodd ar i bawb fedd- 
iannu teimladau daionus; fod swm eu cyfraniadau arianol yn 
ymddibynu yn hollol, ar eu hewyllys da eu liuuain; mai gwir- 
foddol yw eu holl roddion, heb arnynt un math o orfodaeth ; 
ac, o ganlyniad, mai rhesymol yw gofyn am fod ganddynt 
deimladau dawnus o leiaf; fod y gwaith pwysig yn perthya ì 



l'DGORÜ SËION. 


bob un o honynt, wrtho ei hunan, y naill fel y Uaü ; ond er 
liyny, ddarfod iddynt oll wneyd mor rhagorol o dda, fel nas 
gallasai lai na theiinlo yn dra diolchgar iddynt am a wnaeth- 
aiu ; yr un fath a phe na pherthynai y gwaith i neb ond iddo ei 
hunan, yn bersonol. Ar ol llefaru yn serchog, yn ddeallgar, ac 
yn wresog, gofynodd i’r Cymry uniaith fod yn hynaws a 
thawel, tra y traddodid anercliiad yn Seisnaeg i’r dorf. 

(l'w barhau.) 


UDGrOEN SEION, 

nbu 

Jperen p Saint. 


DYDD SADWRN, IONAWR 14, 1954. 

Gan fod amryw gyfnewidiadau yn cymmeryd lle yn y eylch- 
oedd llywyddol, yn yr Eglwys yn Nghymru, ar ddeehreu y 
flwyddyn lion, hyderwn y bydd pob llywydd ymadawedig mor 
foddlon i drosglwyddo pob cyfrifon, llyfrau, cyngliorion, a phob 
dealltwriaetli a fedda, ynghyd a’r oll a ennillodd trwy brofiad 
blaenorol, ag sydd yn anghenrheidiol er iawn ddeall a chyf- 
lawni dyledswyddau y cyfryw gylch, ag a ddylai ei olynydd 
fod i'w cael. 

Dylai Llywydd Cynnadledd fod yn deall sefyllfa ac ansawdd 
pob Cangen hyd y gellir, megys ag y dylai tad tyner ddeall 
anghenion a theimladau teulu ei ofal, mewn pethau tymmorol. 
Gan mai praidd ei ofal ef ydynt oll, gweddus fod ei ofal 
drostynt oll, a’r oll a ddalia gyssylltiad eglwysig â hwynt. Nid 
cyfreithlon yw bod Cynnadledd na Clianghen yn gyfrifol am 
unrhyw arian o hyn allan, oddieithr fod y Llywyddiaeth a'r 
Cynghor perthynol yn gwybod am eu ceisiad a’u treuliad. O 
barthed i’r ddyled am lyfrau, ynghyd a phob gofyniad eglwysig 
oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, pa rai y bydd ein pleser neill- 
duol ni i'w gwneyd mor anfynych ac ysgafn, ag y caniatâ yr 
anghenion, ar ba rai y dibyna llesiant a llwyddiant gwaith 
yr Arglwydd, Llywyddion y Cynnadleddau yn uniongyrchoì 
a ystyrir genym ni yr unig bersonau cyfrifol ; o ganlyniad» 



oO CDGORN SEION. 

arnj'nt hwy y dibyna golygiad dros y Cangcnau, nid yn unig 
am eu bod wsdi eu liiawn reoleiddio ar ran y gwahanol swydd- 
au, a bod y rliai iiyny yn llanw eu cylehoedd, yn iawn bortlii 
praidd ein Bugail, ag iaidius athrawiaeth ac esiamplau, ynçhyd 
a chynghorion dyddorol; eitlir heíÿd, na fyddont yn newid 
unrhyw lywydd Cangen, heb iddo gyfìwyno icidynt holl gyf- 
rifon ae eiddo y Gangen, ynghyd à chynnrychioliad cglur o’u 
lioll sefyllfa hi. Arbeda hyny iawer o daríferth ac anfanteis- 
ion i’w olynydd, os nad colled liefyd i’r Saint. Dylai pob 
Cangen hyd y gellir fod ond, fel olwyn feclian oddifewn i, etto 
ar yr un batrwm o’r, olwyn Gynnadleddol, a’r holl olwj’DÌ 
-eynnadleddol yr un fath, ond o ran eu maintioli, â’r olwynion 
a’u cylchdroant hwythau; ac felly, olwyn o fewn olwyn yn 
cyd-weithio, er eyflawni amcanion perffeithiawl ei Awdwr, yn 
yr oll o’i beiriant, ar y ddaear, yn y net’, ae arall fanau hefyd. 
Un yw yr oll, ac un yw dyledswydd llywydd pob cylch, i ber- 
fleithio undeb a chydweithrediad yn yr oll. Gan fod pot) 
Cangen yn ynirwymo i dalu diflygiadau eu dosparthwr, a 
chan fod y Gymmanfa yn ymrwymo i feichnio y prif ddos- 
parthwr, o dau arolygiaeth y Llywydd, gobeithiwn na fydd 
iddynt, dan unrhyw amgylehiad, fradychu yr ymddiried mawr 
hwnw, a niweidio eu dylanwad ar y cyfryw, drwy esgeuluso 
gofalu fod pob dosparthwr yn cadw ei gyfrifou yn eglur a chy wir; 
fod ganddo ddigon o lyfrau ar law, i ateb dyledion ar ben poh 
chwarter. Mae gan bob aelod hawl i ddysgwyl liyn oddiar law 
ei Lywydd; eu pleser fyddo ei wneuthur, ynte. Ni allwn !ai 
na dadgan ein syndod, pan yn darllen y rhestr o ddyledion i’r 
swyddfa Gyrureig yn unig, yr hwn a welir yn y rhifyn blaen- 
orol! Os oes camsynied. na oeder ei hysbysu i’n rhagflaenydd 
cyn yr elo ymaith, bydd yn rhy ddiweddar ar ol hyny. Os nad 
oes hyny, iiyderwn na orphwysa unrhyw lywydd, nes y byddo 
ei Gynnadledd yn rliydd unwaith etto, o’r dyled liwn, ac o boh 
dyledion ereill; ae yna nid yw ond hawdil eu cadw allan 
o ddyled. 

Nid yw ddoeth i brynu llyfrau personol megys y Secr , a’r 
Journal of Discourses, &c., nad pa mor dda bynag y byddont, 
ar gost cyletirediad cyhoeddiadau eglwysig, megys y Star a’r 
Udgorn, canys yr olaf ydynt gyfryngau er trosglwyddo cyng- 
iorion, a phob adeiiadadaeth, oddiwrth y Brif Lywyddiaetb 



CDGORN SEIÛN'. 


ol 

di-wy holl gylchoedd yr Eglwys, fcl eu cahcr cr cynnaliaetli ac 
arweiniad pob aelcd. Os Ueiheir cylchrediad yr claf, byád rhaid 
codi eu prisiau yn çyferbyniol ; o ganlyniad. cymhella hunon 
ìes pa fodd i ymddwyn yn hyn; i ni nid yw wahaniaeth 
amgen. Hyderir na foddlonu cin brodyr Cymreig, ag ydynt 
mewn cangenau öaesneg, htfc yr Udgor:;, canys pa fodd amgon 
y deallant ein cynglicrion iddynt? Ac i;eb byny, pa fod<ì y 
dichon iddynt gyd-weithio. na b(>d yn yr undeb a ddymunir 
â’u brodyr yn y Dywysogaeth? ÍEr nad oes wahaniaeth per- 
sonol rhwng breintiau, o herwydd iaith na chenedl, yn ein 
goìwg ni, etto gorfoda amgylchiadau Ueawl yrundebhwn yn 
yr oll er eu llesoli. 

Wrth ddechreu cin dyledswyddau Golygyddol, dysgwyliwn 
yn hyderus am gynnorthwy parhaus ein cyd-weithwyr, Lìyw- 
j/ddol yn enwedig, yn nghyfraniadau eu gohebiaethau ar wa- 
hanol destunau, a dueddant i lesoli ein darllenwyr. Diau »ad 
oes waith mwy pleserus i chwi fwy nag i ninnau, nâ bod yn 
llafurio yn mhob dull, er achubiaeth dynolion ; gwahodda yr 
Udgorn ehwi oll i chwythu trwyddo, o ffrwyth eich myfyr- 
dodau athrawiaethol, — eicli tystiolaethau profiadol o ddwyfol • 
deb eich crefydd, — ansawdd eich Cynnadleddau, bedyddiadau, 
ynghyd a’r argoelion a feddwch. Teilwng yw i Dduw, y 
Meddyg anffaeledig, gael y elod. — i’r Saint gael eyd-lawenhau 
j'n, ac i’r byd gael cly wed am fwynhâd y Saint o’r “ ddmcn 
iachâu.” Gan ein bod yn ei mwynhau yn yr Eglwys, ac yn 
tystio hyny ì’r byd, gwneler cyfiawnder â’r naili a’r iìall, drwy 
anfon i’r Udgorn dystioiaetìiau piaen, syml, a diwrthbrawf, 
ynghy'd a hanes manwl am y gwelliadau mwyaf nodedig a 
gy’mmerant le yn mhìith y Saint. Gwir na ddysgwyliwn am 
bob gwelliadau a gaifl' y Saint dTwy Y sbryd Duw, onide ìlenwid 
ein tudalenau byrion; etto dethohon hynotaf o’r amrywíaeth 
fydd ddymunol ; y :: wir i gyd i oleu haul am v cyfryw, a dim 
ond y gwir a geisiwn. 

O’n rhan ni, ein penderfynia : yw gwneyd i’n darüenwyr 
weled wrth oleuni y “ Seren ” fach hon, ag y cawn y fraint o’n 
goly’gu. faint yw ein gofal drosti a’n cariad ati; ac hrderwn 
na adawa ei charedigion hi mo honom yn anwy’oodus o’r def- 
nyddiau a dueddant i’w gwneyd yn o/cuad digonol i arwain y 
Saint. ar liyd llwybrau y golenni. Dyddorol iawn, a newydd- 



IJDGOHN' äEION. 


iun iJn g:in yr lioll Saint, debygwn, fydd cael crynoileb byr o 
hanes pob Cymmanfa, a’i chofnodion; a dilëa hyny y dy- 
eithrwch a aehosa anwybodaeth y naill o’r Cynnadlcddan 
ereill, a ffyniant a lliosogiad y naill a’r llall, a fyddant destunau 
i gyd-lawenhau o’roll yn iachawdwriaeth Duw i’w blant. Tym- 
mor ffrwythlon fyddo y dyfodol ar winllan y Beirdd, gwlith y 
nef a îreiddio eu liawen — fel haul gwneled i’n Seren facli oleuo. 
a'n HuDooaN fel clarion angylaidd eu saiti a swnio ar led ! Yr 
hanesion a dderbyniwn gan ein cyfeillion o Seion drwy lythyr- 
a«, fyddant ddyddorol ar dudalenau yr Udgorn, fel y deailo 
y Saint fath wlad yw eu Seion ddymunol ; ac felly, dealla y 
byd y sefyllfa y gadawsom ein “ truenus gaethion” cyd-deithiol, 
ac ansawdd y caethiwed i’r hwn y “ gwerthasom” hwynt ! 

Anfoner gwybodaeth i ni pa le i gyfarwyddo llythyrau at 
Lywyddion, lle y mae cyfnewidiadau wedi cymmeryd lle. 
Ymdrecher gael y ffordd rwyddaf a rhataf i anfon Ilyfrau i’r 
Cynnadleddau, a hysbyser ni o hyny os ceir gwelliant. Dan- 
foned y neb a gafodd fwy na’i rif o’r 1-teg rhifyn o’r Udgohn', 
cyf. vi, y gweddill yn ol. Dysgwylir i bob un a dderbynia y 
rhifyn cyntaf o’r UdgOen, neu o’r Star, dalu am y Gyfrol. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL 

/■- 'jlwys Icsu Grist o Saint y Dycldiau Diweddaf, a gynnaliicyd yu 
y Tabet nacl, Dinas y Lhjn Halen Fawr, gan ddechreu Hydref 6, 
1853, am 10 o'r (jlodi yn y boreu. Y Llywydd Brigham 
Young yn llywyddu. 

[Dify niarì.m o rai areitliian u rtrarldodwyd yno.] 

Yk oedd y Brif Lywyddiaeth, ynghyd ag amryw o’r Apostol- 
ion, o’r Deg-a-thrugeiniau, o’r Archoffeiriaii a’r Esgobion, o 
lywyddion yr estynfeydd, ac ysgrifenydd y Gymmanfa, ac 
ysgrifenydd yr areitliiau, yn bresennol; ac wedi i’r côr ganu 
emyn, ynghyd a gweddi gan yr Henuriad George A. Smith, a 
clianu. yr Henuriad Hyde a agorodd y Gymmanfa, trwy adol- 
ygu dyfodiad y Saint yn y tymmor hwn, y terfysg Indiaidd, a 
ehynghori y Saiut i gadw golwg ar y goleuni gwyldw r rol, yr 
hwn sydd yn ein liarwain i fod yn etifeddion pob peth, yn y 
nef ac ar y ddaear; ac y dylem fod yn ddiolchgar am y medd- 
iannwn y fraint o ddilyn y fath arweinydd. 



TDGORN SSION. 


Íi3 

Pan benodir dyn i fod yn arweinydd, prawf liyny iddo fyned 
\rwy gyfyngderau a phrofedigaetliau, ae iddo gael ei brefi yn 
deilwng o fod yn arweinydd ; ac iddo ennill liyny trwy union- 
deb ei ymddygiad. a’i fod yn cael ei gynnal trwy ewyllys da 
y Saint. 

Pe byddai i Dduw ei liun ddisgyn oddiar yr orsedd, a 
tliraethu gwirioneddau i syrthiedig ddyn, llawer a fyddent ag 
arnynt eisìeu i ryw angel ddyfod, a dwyn tystiolaetli mai efe 
mewn gwirionedd yw Duw. Esgynodd ein Tad nefel i’w or- 
sedd Ff, trwy lawer o brofedigaethau a dyoddefiadau, tebygol i 
lawer o’r Saint; ac am hyny Efe a all gyd-ymdeimlo â’n gweti- 
didau ni, a gall anfon allan gymhorth i’n cynnörthwyo ; o gan- 
lyniad, Kfe a anfonodd ei anwyljFab, fel y byddai i’r hwn a 
wrandawodd ac a ufyddhaodd iddo Ef, wrando ar ac ufyddhau 
i’r Tad; a phan oedd y Mab hwnw yn gyfyng arno yn ngardd 
Gethsemane, Efe a anfonodd angel i’w gysuro ef yn ei brofed- 
igaeth. Y rhai na ufyddhäont i’r Mab, nis ufyddhant i’r Tad a’i 
lianfonodd Ef. 

5íae person a fyddo yn myned allan i’r byd, yn myned i 
ddwyn cernodion dynolryw, a chyda tlieimlad i ennill coron o 
wobr. Yr angylion ydynt fel nyni, y maent yn anewyllysgar i 
ddyfod yma, oddigerth eu hanfon; hwy megys ninnau ydynt 
rhy ewyllysgar i aros gartref. Pan oedd y brawd Iíimball a 
mi yn Lloegr, teimlai y brawd K. i gymmeryd yniaith ei het, a 
bendithio y hobl a bendithio y tir, oblegid yr oedd yno ysbryd 
heddychlawn, a llawer o eneidiau yn ewyllysgar i dderbyn y' 
gwirìonedd; ond yr amser a ddaw pan y cymmerir heddwch 
ymaith oddiar y ddaear. Y Saint ŷdynt y rhai sydd yn 
myned i farnu y byd o dan arolygiad yr Hollalluog. Dyled- 
swydd y Saint ydyw eynnyddu alliosogi; a bydd yn ddyled- 
swydd iddynt roddi dedfryd ar yr ysbrydion syrthiedig, ohlegid 
byddant hwy yn dystion o’u herlidigaeth eti hunain, a phera 
hyny i’r pechaduriaid lefain am i’r creigiau a’r mynyddoedd 
syrthio arnynt, a’u cuddio oddiwrth ddigofaint Duw. Pan 
gymmerir y fellditli oddiar y ddaear, rhoddir hi i’r Saint, ac ni 
fydd nos yno, ond yr oll a fydd oleuni, a gogoniant Duw a’i 
hamgylchyna hi. Bydd yno le i bawb, a’r rhai hyny a garant 
dywyllwch yn hytrach na goleuui, gant fyd yn rholio yn 
dragywyddol mewn tywyllwch. 



UDGORN SUION. 


34 


Yr Henuriad F. I). Rìchards a gyd-laweuychai â llawer o ■ 
Saiut, yn eu dyfodìad yma y tymmor hwn, wedi gorphen eu 
hymgasgliad. Cynghorodd hwy i fyw yn iawn, fel y caífont 
fl'afr Duw yn hai'haus, ac i heidio teimlo yn brudd, o herwydd 
i'r rliai a ddaethaut yn rlaenorol gael y sefyllfaoedd goreu yn y 
y ddinas, eitlir yn hytrach llawenhau, fod iddynt hwy enw yn 
y lle hwn. Byddwch ofalus a deliwch afael yn Ysbryd Duw, 
rhag eael o lionosh ysbryd grwgnach ac achwyn, a syrthic 
yrnaith o’r Egiwys. Gan fod y chwiorydd yn arferyd dylan- 
wad mawr ar y genedîaeth sydd yn eodi, cynghorwyf chwi 
i beidio cadw cymdeithas unrliyw- berson a ddywed yn ddrwg 
am yr awdurdodau, eithr yn hytrach cymdeithaswch â’r rhai 
hyny ag ydynt yn tueddu gt berffeithrwydd. hli fywiasoch 
erioed mewn gwlad He mae personau yn siaradyr hyn afedd- 
yiiant, cyn eich dyfod i hon. Frodyr, dylech fod hob amser 
yn barocl, ac yna nis daw dìm o’i le, hyd y nod pan eich galwer 
i ddwyn nswy.’.dion da i genedloêdd nad adwaenant Dduw; 
oblegid yr Argiwydd Dduw a clywallt allan ei Ysbryd ar holl 
I.srael, fel yr achuber hwynt; a gallweh ddwyn tystiolaeth y 
bu i’r Ysbryd gae! c-i dywallt allan mewn cyflawndermwy gol- 
udog o fewn yr ychydig ddyddiau a aethant heibio, nag er pan 
dderbyniodd y hrodyr eu bendithion yn y deml yn Nauvoo, ac 
yn y lle hwn. 

(l'w harhati.) 


ARWYPDION YR AMSERAU. 

Coi.lodd amryw eu bywydau yn yr eira, a llosgwyd llawer o 
dai ac eiddo, yn Llunclaìn a lleoedd ereiil yn ddiweddar. Clef 
ydau a phliiau a. ddifrodant ddynion mewn amryw wledydd. 
I'eiralwyd daeargi'yn Ilym yn yr Alps, ger Val d’ lüiez, ac yn 
Sûm, ger Valais, ar y 3ydd a'r 4ydd o Ragfyr diweddaf. Mae 
y rhyfel rhwng Twrci a Rwsia yn berwi y by d ; cyhoeddodd 
Persia ryfel yn erbyn Lloegr. Cyriìiyrfir Algiers yn erbyn 
Ffrainc. Anfonir llynges gan Rwsia i’r dwyrain, i godi cytb- 
rwfl yn yr India. DOnir Penaeth Affghanistan i wrthwynebu 
Lloegr. Bradwrus ydyw yraddygiadau Awstria, i’r cyfundeb 
beddwch. Blinder i Loegr, yn awr, yw iddi golli cyfeillgarwcli 



UDGORN SEION. 


3t 


Uos Mahomed, trwy brynu ffafr Runjeet Sẁgh, bymtheg mlyn- 
edd yn ol. Poland a Iîungary, a wyliant am gyfieusdra i ym- 
ryddhau o grafangau eu gormeswyr. Lombardy hefyd sydd 
yn liiraethu am ddryllio cadwynau ei gorthrechydd. Ceir 
gwell gwybodaeth, y Gwauwyn, am fwriadau Rwsia; eithr 
ymddengys yn awr, ei bod am fynu ei hameanion dechreuol i 
ben, er gorfod tori trwy bob ymgais heddychol o eiddo Lloegr a 
Ffrainc, wrth wneyd hyny. Y chwildroad yn China sydd ar 
gynnydd yn barhaus; dyw’edir i’r gwrthryfelwyr allu medd - 
iannu Pekin, prif ddinas Cliina; ac nid oes ammheuaeth nad 
y bwriad ydyv/ difodi eilun-addoliaeth yn Uwyr o’r wlad, a 
sefydlu ynddi Gristionogaeth; rhydd hyn fantais i Genadon y 
Saiut, sydd yno, fyned a phregethu y Gristionogaeth wreiddiol 
ì’r trigolion, y rhai a gynnwysant y drydedd ran o boblog- 
aetli y byd. 

Mae yn Lloegr a Chymru 37 o sectariaid, a ystyrir gan y 
llywodraeth wladol yn ymgorfibledig, heblaw lliaws nad ystyrir 
felly. Nifer y bobl mewn lleoedd addoliad, o fewn Cymru a 
Lloegr, ar y Sul, Mawrth 30, 1831, oedd chwe miliwn, tri chant 
ac un ar bymtheg a deugain o Sloedd, a dau gant a dau ai 
hugain; tra yr oe«id poblogaeth y wlad y pryd hwnw, yn ddwy 
filiwn ar bymtheg, naw cant a saith ar hugain o fiioedd, a chwe 
chaut a r.aw! — Mae cyllid yr Eglwys wladol droe bump mihira 
o bunnoedd y tlwyddyn! ac er hyny, ac er trymhau cosp y 
rhai a gamdriuiant eu gwragedd, parhau i anmharchu, curo, 
newynu, a lladd eu gwragedd y mae yr anglienfilod o ddynion, 
yn y deyrnas Gristionogol (?) lion; heblaw cael a lladd llawer- 
oedd o blant; tra yn Utah, a ystyrir gan y Sectariaid megys 
yn le Anghristionogol, y perchir, y mynwesir, y meithrinir, ac y 
cofleidir y gwragedd a’r plant, y rhai ydynt oll yn gyfreithlon, 
ac y collai eu gwyr a’u tadau eu bywydau er eu mwyn. — Can- 
fyddwyd lien ddinasoedd o fewn y ddaear yn yr Âmcrica, yn 
gwirio Llyfr Mormon. Mae y Saint yn cynnyddu yn gyílym, 
mewn rhiuwedd a rhifedi, yn mliob gwlad ; a channoedd o 
honynt sydd ar fyned i Seion, y Gwanwyn hwn, o Switzerland, 
italy, a Uawer man arall, megys ag o'r Ynysoedd Prydeinig. 
L)iau y canfyddir canlyniadau trwy yr holl bethau hyn, yn fath 
ag a brofant nad pell oddiwrthym j - w cyflawniad llawer o’r 
prophwydoliaethau. 



3fl 


CDGORX gEIOK. 


A M SEION. 

Mawr yw twrf y mòr bob ennyd, — Ar nos a dycld, 
Ohwern yw’r gyflym fellten danllyd, — Ar nos a dydd. 
Mawr yw serch y bardd yn gysson, 

At ei fun lygad-Ias ífyddlon, — 

Mwy, yw’m hiraeth i am Seion, — Ar nos a dydd. 

Gwlad y Dewl, wyf am fyn’d iddi, — Ar nos a dydd, 
Ele câ’r ordinhadau’u gweini, — Ar nos a dydd : 

Gwlad y goreu deulu dedwydd, 

Gwlad yr iaclius ddwfr a dolydd, 

Gwlad y canaf iddi beunydd, — Ar nos a dydd. 
Llanelli. Dewi ELFEb. 


AMRYWIAETHAU, & c. 

Geiriau Salw.- — Prawf yr arferiad o eiriau salw, yn mysg 
y rhai ag ydynt barchus o grefydd, fod dynion a elwir yn gall 
wedi dysgu mwy yn nghyfeillach pobl ffol, nag a ddysg pobl 
ffol yn nghyfeillach dynion call. 

GRrM Synwtr. — Myned a gwneyd daioni, yn ddystaw, gyda 
nerth y meddwl ; fel yr aeth Samson. heb ddywedyd gair wrtti 
ei dad na’i fam, gyda ehryfder ei gorff. 

ENGLYN. 

Morwr, yn ddysgwr a ddaeth— ar y byd; 

Trwy bur Dduwinyddiaeth 
Ac un ffresg ei egni ffraeth, 

Yw y Morwr am araeth. R. Ddu, Erybi. 

Taliadau o Ionawr. 6 hyd Ionawr. 12. — Dwyreiniol Mor 
ganwg, £4. 

gEg’’ Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i Capt. D. .Tones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. 


Degt'ed Epistol Cyffredinol, &c 21 

Anerchiad Llywyddol 

Cyinmanfa Merthyr 27 

Golygyddiaetb 2P 

Cofnòdion Cymmaiifa Gytfredinol, &c 32 

A rwyddion yr Amserau 3-1 

Ain Seion 3<i 

Amrywiaethau v &c 3t> 


MERTHYR-TYDFIL : 

ARGRAPfWYn A CHYHOEHDWYD OA fí !). J ('NES, A4, C A STL E STREfcî. 



ÜDGORN SEION, 

NEU 

&tm i v. ^aínt. 


Rhip. 3.] IONAWR 21, 1854. [Ctf. VII. 


DONIAU YSBRYDOL. 

Nid ein hamcan yn y sylwadau canlynol, yw manylu ar natnr 
na pharhad, “ ymadawiad,” nac adferiad y doniau ysbrydol; 
gwnaethom hyny yn helaeth a diwrthbrawf, debygwn, yn yr 
« Eurgrawn Ysgrythyrol &c., a chrefwn sylw aml yno. Taer 
ddymunwn ystyriaethau y Saint ar a ganlyn hefyd. Nid oes 
anghen i ni brofi na dweyd fod yr amrywiol ddoniau ysbrydol 
ag oedd yn addawedig gan Dduw i’w eglwys, yn arnser y saint 
cyntefig, yn gyrhaeddadwy i Saint y Dyddiau Diweddaf yn 
awr ; canys trwy fwynhad o honynt o bryd bwy gilydd, daeth 
hyn yn flfaith wybodus i chwi; etto, y mae rhyw fath o Saint, 
ag y dymunem ddweyd gair neu ddau wrthynt ar y pen hwn; 
sef y rhai hyny a ymfoddlonant i fyw, a bod yn yr Eglwys heb 
fwynhau y doniau rliag-grybwylledig eu hunain, ac heb lawer 
neu nemawr o awydd eu cael. Hyfryd ganddynt, mae yn wir, 
yw’ clywed eu brodyr a’u chwiorydd yn y cyfarfodydd yn Ilef- 
aru â thafodau dyeithr, a chlywed ereillyn cyfieithu; ereill yn 
prophwydo, yn canu trwy yr Ysbryd, &c. Ond o’u rhan hwy 
gallant wneyd hebddynt yn byrion. Cam-ddealltwriaeth o’r 
doniau a’u dybenion yw hyna. Mae yn ddyledswydd arbenig ar 
bob un o'r Saint i geisio y doniau drosto ac iddo ei hun. “ Deis- 
yfwch ddoniau ysbrydol ; oud yn hytrach fel y prophwydoch” 
(1 Cor. xiv, 1), sydd ysgrythyr orchymynedig; ni ellir ei hes- 
geuluso heb fod yn troseddu gorchymyn dwyfol drwy hyny. 
“ Deisyfwch ;” cynnwysir yr oll o’r Saint yn y gorchymyn 
3 [pris 1 g. 



ÜDGORN SEIOa. 


3& 

hwn. Nid deisyfed rhyw rai neillduol o honoch ; nid yojguwa 
yn uuig ychwaith, heb fod nemawr walianiaeth pa un a gewch 
ai peidio ; nage, ond deisijfwch yn daer, yn barhaus, yn atvyj>i>- 
us, hyd nes eu eael, a ddylid. Gwir mai Duw yn unig a 
ddichon grflwyno y Doniau Ysbrydol ; mai dylanwadau ei 
Ysbryd Ef ydynt ; yna dylid gweddio arno Ef am danynt. a 
gweddio yn daer, gweddio yn fynyeli, a gweddio yn ffyddioy 
h Yi> nes y LLwmDiR. Pa fodd yr esgusoda neb ei lmn rhag 
gweddio am y naill fendith addawedig, ag sydd yn orchyinyn- 
edig, mwy nag y boddlona ei gydwybod, tra na weddia am 
unrhyw fendithion ereill ag y gorchymynir i ni weddio an: 
danynt ? 

Beisyfwch ddoniau ysbrydol ynte, chwi Saint, a’ch ’noll egm 
ac hyd nes eu cael; eiddoch chwi ydynt ar yr ammod o’u 
ceisio. “ Mi a fynwn petaecli chwi oll yn llefaru á thafodau 
dyeithr; ond yn hytrach brophwydo o honoch,” ebe Paul, ac 
felly y dywedwn ninnau, ac felly y parhawn i ddweyd hyd nes 
y gorcliymyno y cyfranwr o honynt i nidewi; serch gwaeddi 

0 holl ddoethineb ddynol byd eu bod wedi darfod, ac nad oes 
eu heisieu,” uwch, uwcli, gwaeddwn ninnau, “ Deìsyjwch ddon 
iau ysbrydol.” Dyweded pawb a fynont am y doniau, gwawd- 
ient, cabient, gwadent hwy neu tawent â sôn; pa wi;v, pa 
waeth ; ein cenadwri orchymynedig ni yw, cylioeddi yr addew- 
id o’r doniau ysbrydol i’r Saint, dangos y ffordd i’w cael a’u 
cymhell hwythau i gyflawni eu dyledswyddau o eu ceisio. 

“ Am hyny, frodyr, byddwch awyddus i brophwydo; ac na 
waherddwch lefaru â thafodau dyeithr.” Nid digon i’r pre- 
getliwr, niddigon oedd gan yr Apostol hwn eu mheddu ei hun ; 
ac ni allai efe — ni all neb, eu cyflwyno ond Duw ; yna dyledus 
— anghmrlmid yw i bob un eu ceisio drosto ei hun. Pa fodd yn 
ngwyneb y fath orchymynion pendant, y dichon neb o’r Saint 
feddwl y gallant hwy ryngu bodd Duw heb eu ceisio, ni allwn 
ddirnad! Pa fodd y dysgwyliant gymmeradwyaeth gyda 
Duw, na llawer o fenditliion ereill, os yn by w ac yn pariiau yn 
y trosedd— ai gormod yw dweyd y LEcuon hwn, o anufydd-dod 

1 orehymyn ag sydd mor eylur — mor bendant? Gorchymyn, 
yw cyfraith Duw. Gan niai anghyfraitli neu croes i gyfraith 
yw pechod, paham nad pechod yw yr esgeulusdod hwn yn 
mhawb o’r rliai ag y mae y doniau yn addawedig iddyutr 



UDGORN SElOîs. 


3S 

<Bwir fod pechodau gweithredol a pliechodau o esgeulusdod, 
Am fawredd y peehod olaf, ystyrir ef wrth ei ganlyniadau. 
Pe “ argyhoeddi y byd,” fel y dy wed y cyffrcdinolrwydd o 
dduwiuyddion ein hoes, oedd dybenion y doniau C) ntefig yn yr 
eglwys apostolaidd; a chan fod mawr anglien i argyhoeddi 
dynion yn awr, yna dylent hwy ymdrechu am y moddion ; 
liyny! ac felly eyhuddaut eu hunain o fawrddrwg drwy eu 
gwadu na’u hanghen! Etto, yr ydym ni yn ystyried dybenion 
y doniau yn dra goruwch i hyna; ac o ganlyniad, fawr ddrwg 
yr esgeulusdod o eu ceisio yu gyferbyniol fwy. Argyhoeddir 
ni drwy ddwyfol orchymynion, a deallwn trwy brofiadau hun- 
an-eglur, mai dyben y doniau yw cr lleshàd ac adeiladaetti 
eglwys Dduw, eu bod wedi cael eu gosod ganddo Ef yn ei 
eglwys yn bwrpasol i'r dyben pwysig a mawreddog hyny. 
Gan fod cadwedigaeth pob un yn yr eglwys yn dibynu ar gael 
ei adeiladu yn y santeiddiaf ffydd; ar gael ei buro a’í ber- 
ffeithio i wrtlisefyll pob drwg, ac i gyflawni holl waith Duw ; 
yna gwelir yn eglur yr ystyriai Duw y doniau yn anhebgorol 
er ateb y dybenion canmoladwy hyny; neu yute, ddarfod iddo 
osod cyfryngau afreidiol yn ei eglwys! Mae mor eglur â’r 
gosodiad blaenaf hefyd, bod yr liwn a esgeuluso eu ceisio yu 
atebol, wrth beidio adeiladu yr eglwys yn y ffordd hyn, am y 
canlyniadau; a pheth amgcn yw esgeuluso y rhai’n na cheisio 
adeiladu yr eglwys trwy ffordd groes i gynghor Duw? A pha 
walianiaeth sydd rhwng hyny â Sectariaeth neu “ Gristionog- 
aeth nei(>ÿrfd”yroeshon? Anmhosibl ufyddhau i holl orchymyn- 
ion Duw ac esgeuluso “deisyf y doniau ysbrydol.” Anmhosibl 
ynte, yw rhyngu bodd Duw heb eu ceisio. Gwir nad llywyddu 
yr eglwys yw dyben y doniau; gosododd Duw yr offeiriadaeth yn 
meddiant ei weision i’r dyben liyny, ac annoga hwy i ofalu ar 
fod yr oll, yn ol eu gosodiadau, yn cyflawni eu dyledswyddau 
eu hunain; ac y mae y naill mor anhebgorol yn ei gylch ac 
i’w ddyben priodol, ag yw y llall, neu nnrhyw yn ei gylch, ac 
i’r dyben priodol o’i ddwyfol osodiad yntau. 

Gweler, cofier ynte, fod yr hwn a esgeulnsa geisio y don- 
iau ysbrydol yn yr eglwys, nid yn unig yn droseddwr gorchym- 
yn dwyfol, yn tueddu hyd ei ddylanwad i farweiddio, ac i 
rwysto ireidd-dra holl gangenau y ])reu dwyfol, ond ei fod 
äiefyil yn gwrthod y maeth cynnaliaetliol— yn crino ac yn y.m- 



40 


UDGORN SEION. 


barotoi, er efallai, yn raddol, etto yn sicr i dân ! — Nid yw y 
ffaith o fod rhai yn yr eglwys apostolaidd heb feddu y doniau 
cyfeiriedig, yn esgus i neb beidio eu “ deisyf ’ liwynt. Deisyfwn, 
oll yn daer nes eu cael ynte, ac yna gwelir pob cangen fel y 
pren almon yn blodeuo ganddynt, ac yn dwyn ffwythau nefol- 
aidd er clod i Dduw, ac er llawenhau calonau ac adeiladu yr 
holl eglwys yn mhob santeiddrwydd : uchel a chydgordiol 
fyddai moliant y Saint i Dduw, am na fyddent hwythau yn ol 
mewn un ddawn ysbrydol. 

Ond, ebe rhywun, ysgatfydd, yr wyf wedi bod yn gweddio 
cryn lawer, am y ddawn o lefaru â thafodau, ac heb ei chael 
hyd yn hyn; ac felly credaf nad wyf i ei chaei.” Wel, 
dichon mai rhyw ddawn arall a fyddai yn fwyaf llesol, ac felly 
a fuasai yn fwyaf dewisol gan Dduw ei chyfranu y pryd hyny. 
Nid y derbynydd, eithr y cyfranwr doethach, sydd i ddewis pa 
ddawn ; dylai fod digon o ffydd i ymddiried yn ei gyfraniad 
Ef, megys ag y gwna y plentyn da a’i rieni. Y ffordd debycaf 
i iwyddo i gael y doniau yw, fel gyda p'nob gweddi arall, “ O 
Dad, cyfrana di i mi y ddawn a ewyllysi di.” Hefyd, wrth 
weddio am y doniau, dylem gadw y dyben cywir mewn golwg, 
sef “adeiladu yr eglwys,” ac nid adeiladu ein hun yn 
unig, nac er mwyn hunan glod. Efallai fod gan rai le i wella 
yn hyn! 

Yn mhellach, meddwn, Did gweddio yn daer yw yr oll ag 
sydd ofynol er cael y doniau, lieb gariad at Dduw a’u gilydd ; 
na hyny chwaith, heb fuchedd lân, cydwybod ddirwystr, ffydd- 
londeb yn y cyflawniad o bob dyledswydd arall, ofer dysgwyl y 
doniau ysbrydol. Ysbryd pur yw ysbryd y doniau, a lle na bo 
t?ml lân ni phreswylia yn hir os na fydd ymdrech am ymsant- 
eiddio. Oni wyddoch cliwi mai temlau ydych i Ysbryd Duw 
breswylio ynoch? Ac nad faint sydd yn methu yn eu cais am 
y doniau trwy y camsyniadau blaenorol a nodwyd, mae lle i 
ofni mai yn y peth hyn y mae y perygl mwyaf o aflwyddiant. 
Oni wyddom fod yn anghenrheidiol ein bedyddio ni er madd- 
euant o’n pechodau gweithredol, ar sail ein ffydd a’n hedifeir- 
wch, cyn y gallem ni fod yn addas i dderbyn dawn yr Ysbryd 
Olân? Ac onid yw yr un mor amlwg, yr anghenrheidrwydd 
sydd am gadw oddiwrth bechod, a phob halogrwydd cnawd a 
buchedd, a pliob peth croes i santeiddrwydd, er i’r Ysbryd 



tJDGORN SEION. 


41 


hwnw, ûid yn unig cyflwyno i ni ei ddoniau, ond hefyd er iddo 
breswylio ynoin oll? 

Ar i’r sylwadau hyn dynu sylw, cydsyniad a chyd-weithred- 
iad ein brodyr ar Gynnadleddau, ar Gangenau, Dosparthiadau, 
a phob teuiu ac aelod o’r eglwys yn Nghymru, hyd nes y cyd- 
lawenhaom oll, yn y mwynhad o nefoleidd dra yr holl ddoniau 
ysbrydol addawedig i ni, taflwn ein hysgrifell yn awr, a thaer 
weddiwn ! 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL 
Ejluiys Iesu Grìst o Saìnt y Dyddiau Diweddaf, a gynnaliwyd yi t 
y Tahei naal, Dinas y Lìyn Halen Fawr , gan ddechreu Hydref 6, 
1853, am 10 o’r gloch yn y boreu. Y Llywydd Brigham 
Young yn ttywyddu. 

[Parhad o dud. 34 j 

Y Llywydd Brigham Yodng a ddywedodd, Yr wyf yn 
ewyllysio galw sylw y Gymmanfa hon at wahoddiad a roddaf 
iddynt, ac ewyllysiwyf ei estyn i’r Saint yn y Dyffryn hwn, 
ac mewn ereill leoedd. Cyfeiriwyf at ymgasgliad y Saint 
tlodion. 

Mae llawer o honom ni yn gyfarwydd ag amgylchiadau y 
Saint pan y daethant hwy i’r Dyffryn hwn chwech mlynedd 
yn ol, ac hefyd bump a phedair blynedd yn ol. Pe byddai i 
ni fyned trwy y werin hon a chwilio allan y dynion a’r gwrag- 
edd a phlant a ddaethant yma ar eu cymhorthiadau eu hunain, 
a’r rhai hyny a gynnorthwywyd yma gan y Drysorfa Ymfudol 
Barhaus, a chan wahanol bersonau, canfyddid i gyfran fawr o’r 
werin gael eu dwyn yma trwy gynaorthwy rhai ereill. Ni 
ddywedaf i’r fwyafrif ddyfod yma o dan yr amgylchiadau 
hyny, ond y mae yna filoedd a ddaethant. Miloedd o ddynion, 
menywod, a phlant a gynnorthwywyd yma gan y Drysorfa 
Ymfudol Barhaus. 

Hyn yw y testun at yr hwn yr ewyllysiwyf alw sylw y 
Gymmanfa, a’r werin yn gyffredinol. Ewyllysiwyf i bawb 
wrandaw arno, adfeddylio arno, a’i ddwys ystyried yn ddifrifol. 

Galwyf ar y rhai hyny na roddasant allan eu dwylaw hyd 
yn hyn i gynnorthwyo at gasglu y tlodion ; i roddi i ni eu 
henwau, a’u moddion, yn ystod y Gymmanfa hon, fel y codom 



ÜDGORN- SEIOS. 


ychydig filoedd o ddolars i’w cymhwyso at hyn o ddyben_ 
Tybier y cynnygiem godi cymmaint ag a wnaethom bedair 
blynedd yn ol, pan oeddem yn nghanol ein tlodi a’n cyfyngder 
mwyaf; yr oeddem newydd gyrhaedd yma, ac heb genym ond 
prin ddigon i gynnal bywyd. Eithr er yr amgylehiadau cyfyng- 
ol hyn yn adeg y Gymmanfa gyntaf a gynnaliasom yn yr hen 
Dabernacl, cynliyrfiwyd yr achos hwn, a chodwyd ac anfon- 
wyd 5,700 dolar at gasglu i mewn y tlodion. A feiddiaf fi 
anturio i wenieithio i’m hunan y gallwn godi 5 neu 0,000 doleri 
y Gymmanfa hon, i’w cymhwyso at yr unrhyw ddyben daion- 
us ? Mae yr holl bobl yn alluocach i godi 50,000 doleri yn 
awr, nag a oeddynt i godi 5,000 y pryd hyny. Tybier i ni 
godi 15 neu 20,000 doleri i’w hanfon i’n brodyr tlodion, a’n 
chwiorydd, y rhai a hiraethant am fod yma gan gymmaint ag 
ag y darfu i neb o honoch chwi, cyn ì’ch ffordd gael ei hagor. 
Gellir codi y swm hwn yn awr, heb yraegn'iad anarferol. 

Gallem ofyn i chwi adfeddylio ar y dyddiau a dreuliasoeh yn 
y tir pellenig acw, Ile nas gallasech rodio yr heolydd, neu 
fyned i fasgnachdŷ fel dinasydd arall, heb i fys dirmyg fod yn 
gyfeiriedig atoch ; heb ddyoddef gwatwaredd a chellwair drwg- 
anianol yr annuwiol, er mwyn eich crefydd. Gadawer i mi 
gyfeirio eich meddyliau at yr amser y cyflwynwyd yr efengyl r 
cliwi gyntaf, ac yr ymagorodd ei goleuni a’i gogoniant ar eich 
dealltwriaethau; pan yr adlewyrchodd tragywyddoldeb a thra- 
gywyddol bethau ar eich meddyiiau dyryslyd, ac y cyífröwyd 
eich amgyffrediadau i ganfod pethau fel yr oeddynt, fel y 
maent, ac fel y byddant hwy. Pa fath oeddynt eich teimladau, 
a’ch rayfyrdodau, pan yr ymdorodd Seion a’i gogoniant ar eich 
golygon? Pan yr ymddangosodd pobl Dduw i chwj, wedi 
ymgynnull ynghyd, yn ddarpariadol i ddyfodiad MabyDyn? 
Etto, pa fath oeddynt eich teimladau, pan yn mhob cyfeiriad y 
troech eich Uygaid y cyfarfyddent ag ymddangosiadau o 
ddrygioni ac y cyfarchid eich clustiau gyda chableddau dyfn- 
liwiedig o bob darluniad ? A oedd yno neb yn ofni yr Ar- 
glwydd? ìíae oedd. Nis gallasai y mwyaf crefyddol wneyd 
dim yn rhagor nag a wnaeth rhai yn nyddiau yr Apostolion; 
gallent gyfodi delw i’r Duw nad adwaenir, ac addoli rhywun, 
neu rliywbeth, eithr nis gwyddent pa betli. Pa fath oeddynt 
eich teindadau a’ch hystyriaethau, dan y cyfry w amgylchiadau 



ÜDGORN SEÎON. 


43 


-pan y clywsoch gyntaf am waith y Dyddiau Diwcddaf? am 
yr Efengj'l yn ei chyflawnder? pan y dysgasoeh gyntaf fod 
gan yr Arglwydd brophwyd, ac apostolion, y rhai a ddaliant 
eiriau y bywyd i’r bobl? Pa beth oedd yna nad aberthasech 
yn y fynyd am y fraint o ymgynnull gyda’r Saint, o gym- 
mysgu eich lleisiau a’ch ymddyddanion gyda’r eiddynt hwy, 
ddydd ar ol dydd? o ymweled, teithio, gwneyd gorchwylion, 
llafurio, a .threulio eich bywydau gyda y rhai hyny a adwaen- 
ant ac a garant yr Arglwydd, ac a’i gwasanaethant Ef ? A 
oes yna unrhyw beth nad aberthasech .? Yn wir, nid oes! 

Yna os medrwch gofio eich teimladau eich hunair, chwi a 
fedrweh wybod pa fodd y teimla ereill; chwi a fedrwch wir- 
ioneddu pa fodd y teimla miloedd, ac ugeiniau o filoedd, yn y 
fynyd bresennol. Nid oes yna galedi y naciient fyned dano, 
na pherygl nad ymdrechent ei orchfygu, pe y gallent ymgyn- 
null gyda ni yma, y dydd hwn. Ni fyddai un brofedigaeth yn 
rhy lem ganddynt hwy, nid oes yna un aberth nas gwnelant 
hwy yn barodol ac ewyllysgar am y fraint a fwynhewch ehw-i 
y dydd hwn. Frodyr a chwiorydd, a ellwcli chwi sylwedd ■ 
oli hyn ? 

Gadawer i ni yn awr ddarllen pennod ar yr ochr arall i’r 
ddalen, a chanfyddwn galonau dynion, a meny wod, trwy groesi 
y cefnfor, trwy deithio ychydig wythnosau neu fisoedd, ar 
ddwfr a tlíir, yn ymddangos mewn rhan wedi eu cauad i fyny, 
ac y maent yn colli golwg ar wrthddrych eu herlyniad. Ym- 
•ddengys fel pe byddai y caledi yr aethant trwyddo, wrth 
ddyfod i’r tir hwn, wedi alltudio agos bob mymryn o oleuni 
Crist allan o’u meddyliau. 

Os chwennychasoch ar eich taith, gyda dylanwad yr Ysbryd 
Glân yn cynnesu eich calonau, pwy â’ch rhwystrodd chwi rhag 
ei gadw bob dydd o’ch bywyd? Dichon i chwi ddywedyd mai 
y diafol a’ch hyspeiliodd o hono. Ond pa orehwyl oedd genych 
chwi gyda’r diafol ? A oedd yna unrhyw angenrheidrwydd a 
barai i chwi fyned i gyfeillach ag ef, neu i gyfranogaeth gyda 
gweithredoedd y tywyllwch? Yr ydych yn ateb, Nad oedd; 
“ Gadawais ef ac oll o’m hen gymdeithion a theimladau, a 
rhoddais fy hunan i’r Arglwydd, cofleidiais ei efengyl Ef, ac 
aethym allan i adeiladu ei deyrnas Ef, ac ewyllysiais ymgasglu 
gyda’r Saint yn y Ue ymgasgliedig. 



TOGORN SEtOS. 


4 « 

Tybier fod y díafol yn eich temtio chwi, a raid i chwi o 
anghenrheidrwydd fyned i gydgyfranogaeth etto gydag ef,- 
i agoryd eich drysau, a rhoddi iddo roesawiad i’ch tai, a dy- 
wedyd wrtho i deymasu yno? Paham nad adfeddyliech a 
dywedyd wrth meistr diafol, ynghyd a'i holl gymdeithion a’i 
eppiledd, am fyned ymaith, gan deimlo i chwi ei wasanaethu ef 
ddigon hir. 

Ebe un, “Nis gwyddwn i mai posibl y gallaswn ddyfod yma 
gydag anifeiliaid aflywodraethns, heb fy mod yn gamweddu» 
yn fy nheimladau neu, “ gwnaeth y brawd hwn yn gamwedd- 
us ac anafodd fy nheimladau; yr oeddwn wedi fy anfoddogi, a; 
dyrysodd gofalon y daith fy meddwl, a niweidiodd fi fel nad 
wyf fi mewn gwirionedd yn gwybod pa un a ddaetliym i’r 
ìle y cychwynais iddo, ai peidio ; y mae pethau yn fwy gwa- 
haniaethol yma nac y dysgwyliais i eu canfod hwy,” &c. 

( l’w barhcm.) 


UDGORN SBION, 

NEU 


DYDI> SADWR'N, IONAWR 21, 1854 . 

Doniau Ysbrtdol. — Cymhellwn y traethawd blaenorol i 
sylw neillduol ein darllenwyr, ac hyderwn na foddlona unrhyw 
Lywydd Cynnadledd na Changen, swyddog nac aelbd, hyd nes 
y byddo, nid yn unig pob eglwys, eithr hefyd pob aelod yn 
mhob eglwys yn gorfoleddu yn y mwynhâd o’r doniau Ysbrydol, 
yn mynych gymdeithasu â’r nef a’î dedwydd drigolion, ac yn 
pêr lewygu gan ddysglaerdeb. ei gogoniant, fel Paul ac ereill, 
mewn gweledigaethau. Hynaws Saint, na foddloner chwi ar 
lai nâ gwleddoedd parhaus o “ fara y plant,” nes brashau eich 
eneidiau yn ngwybodaeth eieh Tad, ac yn tebygoli iddo, yr hyn 
yw ei ddaionus amcaniad yn nghyfraniad ei ysbrydol ddoniau 
ì’w blant ynmhob oes a gwlad. Eiddoch chwi ydynt. Ceis- 
iwch hwynt. Na oddefweh omeddiad. 

Dtlbdion aai Lyìeau. — Ilyderwn y ceir sylw buanLlyw- 



TJDGORN SBION. 4u 

yddion Cangenau Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwgaty rhif- 
res dyledionam lyfrau ag sydd gogyfer â’u henwau yn y daflen 
ar ddiwedd y rhifyn hwn. Frodyr, a ydyw y pethau hyn felly . 
Os ydynt, Paham? sydd gwestiynau a ddymunwn i chwi ed- 
rych i mewn iddynt, ac egluro i ni. Os oes camsyniaeth yn un 
man hysbyser i’r cyn hrif ddosbarthwyr yn ddioed, cyn yr elont 
ymaith A oes gwerth £162 12 s 8c o lyfrau Cymraeg a Saes- 
neg ar law? Os nad oes,Pa le y maent? sydd ofyniad a ddylar 
fod ei ateb yn barodol gan bob Llywydd Cangen i’r sawl a ofyn 
iddo; o leiaf, ar ben pob chwarter dysgwylir hyn ganddo. 
Man’wl graffer ar ddosparth y llyfrau yn fynych, frodyr ac fe 
wêl y Saint eich bod yn teilyngu eu hymddiried yn hyn fel yn 
mhob peth arall. 

Yk Arweinyoo i Seion. — Difynwyd yr hyn sydd yn y 
rhifyn hwn er cyfleusdra i’r Thai a ymfudant eleni, fel > 
gallant ddarparu yn gyferbyniol. Mae y llyfr yn y wasg, a 
gweithir wrtho nos a dydd braidd; ac nid ydym wedi an- 
obeithio ei gael yn barod oll erbyn y cychwyno yr ymfudiaeth 
eleni, neu gynnifer, o leiaf, ag a fydd eisiau ar yr ymfudwyr. 


DARPARIAETH YMFUDWVR CYtf CYCHWYN 
O GYMRU. 

Allan o’r “ Arweinyiia i Stion.” 

Yn GyNTAF, talwch eich dyledion cyfiaw» i bawb, neu mynwch 
hynawsedd eich gofynwyr i naill ar yn rhàd faddeu neu i adael 
i chwi gael amser fel y taloch yn ol iddynt o ben eich taith. heb 
wneyd y naill neu y llall ni chynghorem neb i ymfydo tua Seion. 

Yn aií, ymdrechwch fod wedi ymryddhan yn eieh cydwybodau 
trwy rybyddio yr oll o'ch cyd ddynion a alloch, yn neillduol eich 
perthynasau, gan eu hannog i ufyddhau i’r efengyl a ffoi ì’r 
Seion waredol mewn pryd. Eich ymddygiadiü foyn gwneyd eich 
coffadwriaeth yn fendigedig. 

Yn drydedd, chwiliwcb am banes, enwau, genedigaethau, pri 
odasau a marwolaethau eich lienafiaid hyd y galloch, ynghyd a’u 
perthynasau byw. Deallir V pwysigrwydd o hyn wrth ei gau-- 
lyniadau dyfodol yu well nag y gallwn ei hysbysu yn awr. 

Cymmaint a hyna o gynghorion cyffredinol, pa rai y dylai y 
tlawd fel y boneddwr eu gwneulhur. l'r dyben o hyffoiddî 



UDÖORN SEION. 


i6 

pawb yn y darpariaJau a ddyraunem o barthed i ddilladau a 
phob raath o nwyfau, dosparthwn ein hymfudwyr yn yn dri dos- 
parth ; sef, 1. Y rhai arianog a allant ac a fwriadant fyned yn 
eu waggeni eu hunain dros y plains 2. Y rhai a ânt gyda y 
cwmnioedd J013 yr un. 3. V rhai a ânt gyda y “Gymdeithas 
Ymfudol Barhaus. ,, 

1. Annogwn y dosparth cyfoethog o’n hymfudwyri dalu eu 
degwm ! O barthed i ddilladau, íel rheol gyfifredm dywedwn mai 
doeth fyddai iddynt ddarparu digonedd iddynt eu hunain a’u 
teuluoedd am ddwy flynedd. Nid rhaid eu bou yn wahanol i’r 
dilladau a wisgir gartref- Cymerir y cyfl'elyb gyfartalwch ag 
yma o ddillad hâf a gauaf. Lle ceir tywydd twyraach neu 
oerach gellir yraddwyn yn gyferbyniol trwy leihau neu ych- 
wanegu y dillad a feddir. Pethau anhawdd eu cludo yw hetiau 
a bonnets. Cotiau , brethyn ynghyd a rhai velvet neu molesfcins 
iV gwisgo ar y trordd ac at waith; hefyd cot o ddefnydd ysgafn 
ut dywydd twyran. Trowseri , o ddefnydd cryf na rwyga’r drain 
•yn hawdd yw goreu ar y ffordd o leiar, Éfustian neu moleskin a’r 
cyffelyb. Hefyd rbai brethynau, neu fel a wisgir yma. Crysau, 
îlawnder o grysau sydd dda, yn lle lliain, gwell cotton (factory) 
o herwydd pan chwysir effeithia i fraeo y blaenaf yn twy na’r 
olaf, oddieithr y colerau a’r fronts o liain. Cyfleus fyddai crysau 
check lliwiol ar y ffordd, ac at rhai gorchwylion wedi cyrhaedd 
draw. Diìlad isaf — o wlanen — digon ara Üwyddyn — a defnydd 
t wneyd y cyfryw o ddull arall, a gwell, wedi cyrhaedd Seion. 
Esgidiau a Eotasau — Nid rhy gryfion, na’r hoelion mawr a welir, 
yn gyffredin. Mae lledry w!ad hon yn well nâ’r lledr Ameri- 
canaidd, gaa hyny goreu fod tri nen bedwar pâr yr un. 
■Gwisger yr hynaf ar y môr, a chadwer y lleill yu ddiogel rhag 
dwfr ac awei y raôr, canys pydra y lledr a’r gwniad. Felly 
dillad hefyd, hyd y gellir. Mae lledr yn burddrudyn y Dyffryn; 
a chan na chaniata y gyfraith ond digon at anghenrheidiau pre- 
sennol o’r wlad hon i New Orleans, doetha fyddai i'r rhai a allont 
fyned â lledr o St. Lonis gyda hwynt. Nid ydyra yn raeddwl 
raai tro ffol a fyddai cymmeryd y Gutta Percha i’r Dyffryn, gan 
í'od gwaith y eryddion yn gostus yno. Hosanau gwlan car- 
tref, yn brif ; ara rai icorsted a chotwm, prynir hwynt yn rhad yn 
St. Louis. Y blaenaf, a weuir yn Nghyraru, ydynt y rhai goreu 
,& welsora yn unman. Amryw bârau ar gyfer pob un a fyddai y.n 



UDGORN SEION. 


47 


ddefnyddlol, gan na fydd cyfle i gyweirio, efaîlai, fel sy gartref. 
Heblaw hyn, byddai yn dda iawn gan y cyfeillion sydd draw, os 
nad oes berthynasau , brynu gecych arabell bilyn fcl yr uchod. 
Cofier ara danyut ! 

DANPARIADAÜ BENYWAIDD Y DOSPARTH HWN. 

Da a fyddai cwpl o ŵnau gwlanen, neu stwff cryf o waith cartref, a 
pheisiau cartref a rliai gwlanen, er na byddai eu heisiau bobRra- 
ser ; etto, gan y bydd y shop yn go bell, gwell eu bod wrth law 
pan y bydd eu heisiau. Dillad isaf yn debyg i’r rhai gartref, ond 
rawy o amrywiaeth, o herwydd angbytìeusderau teithio. Hosanau 
ac esgidiau yn ol y cyfarwyddiadau uchod i’r dynion. Nid an- 
nefnyddiol a fydd UmbreUas a Parasols erbyn yr eir i wlad 
dwyranach. Os am gydweddu â boneddigesau Seion, gweil dar- 
paru cwpl o ẁnau go stylish ; etto nid yn anweddaidd ; nid hynod a 
fyddai gwnau sidan a satin yno, heblaw gwnau cotwm da ar y 
fiordd. Darparwch hefyd ribanau, canys y rnaent yn ddrud yno. 
Da a fyddai ararywiaeth i’r plant o bob peth. Cyughorem 
feuywod hefyd i ddarparu lliain main ; tua deg llath yr un er- 
byn y delont yno — deallant ei werth. Dillad gwelyau yn helaeth 
i’r rhai a feddant fodd i’w cludo. Pethau esmwyth íawn i gysgu 
arnynt ar y môr, ar yr afonydd, dros y plains, ac hefyd wedi cyr- 
haedd draw, fydd gwelyau plû ; a haera rhai eu bod yn esmwyth- 
ach i farw arnynt hefyd ! O leiaf, os eir â hwynt, gwn'ier dwy 
gynfes, am danynt rhag eu diwyno, a chadwer hwynt yn sych. 
Cyraerer helaethrwydd o nodwyddau, pinau, edafedd llîn, cotton 
balls, edef wlân, llygaid a bachau, botyraau, tapes , siswrnau» 
eyllill a ffircs, llwyau, a’r pethau cyffelyb a feddylioch ; nid am 
nad yw y pethau hyn yno, ond o herwydd bod eu cludiad raor 
hawdd, ac yn llawer rhatach yma. Gwell bod y mwyrif o’r 
dillad gwedi eu gwneuthur neu eu torri cyn cyrhaeddir New Or- 
lea!)s, rhag y drwgdybir chwi o fod yn bwriadu eu gwerthu, ac 
felly en colli. 

DODREFN TY, &C. 

Yn hytrach nâ rhoi y pethau canlynol, na’a gwerthu am hanner 
pris, gwell eu cymmeryd gyda chwi : cr<.cliau neu ddau, tea- 
lcettle, saucepan, fryingpan, a llestri china da, neu blates a ba- 
synau, i’w defnyddio ar y môr, er mai rawy cytìeus fydd rhai tin : 
haiarnau tâu, os da fyddant, a chanwyllbrenau prês a fyddant yn 



48 


UDGORN SEÍOÍI. 


ddefnyddiol wedl cyrhaedd yno, i'r rhai a feddant fndd i'w cludy. 
Doeth a fyáflai amgylcliu y cistau y tu fewn â sheets tin da, er 
cadw gwlybaniaeth draw, ac yna gellir gwneuthur llestri o hono 
ar ben y siwrnai. 

WRTH y RHäí A AST YN V CWMPEINI £18. 
Dywedwn na chanialâ rheolau yr ymfudiaelh iddynt hwy gael 
cario yir y wageni dros y tir ond cant pwys yr un, heblaw eu 
lluniaeth; o ganlyniad galluogir hwy, yn ol yr uchod, i ddetholi 
y dillad mwyaf defnyddiol i wneyd i fynu y pwysau hyny. Ni 
cbynghorem y dosparth hwn i fyned â cistau, oddieithr rhyw un 
mewn teulu ; canys gallant gludo eu pwysau o ddillad, neu ryw. 
betharall a ddewisant. Ceir cydau o liain wedi eu paentio, neu 
eu hoilio, a gadwant wlybaniaeth allan. Ni raid i ni yma ymhel 
aethu ar ammodau y Gymdeithas ragorol hon, na’i manteision ; 
eeir hyny yn yr Udgorn, cvfiethedig o’r Star. Da a fyddai i 
bawb ymfudwyr fyned ag ychydig o fara ceirch gyda hwynt, a 
phiclrles, a rhyw fwydydd ffansiol ereill yn ychwauegol at yr hyn 
a ddarperir iddynt yn y llong. 


CYMMANFA MERTHYR. 

CRYNODEB O’R HVN A WNAED AC A DDYWEDWID TN T GTM- 
MANFA OCHOD. 

[Parbad o dud. 29 J 

Y Llywydd Jones a alwodd ar y Llywydd Richards, o Liver- 
pool, i gyfodi ; yr hwn, yn mysg Uawer o betliau da ereill, a 
ddywedodd hefyd a ganlyn : — “ Da genyf gael y cyfleus- 
dra hwn, a’r fraint hon, o’ch anerch chwi, anwyl Saint, yn 
Nghymru fynyddig. Amryw a arferant ddywedyd eu bod yn 
dymuno “ Nadolig Ilawen ” y naill y Ilall ; ond yr wyf fi yn dy- 
muno Nadolig da i chwi; Saint, oddiar deimladau uwch ac ar- 
dderchocach nag arferiad neu ddefod, gan ewyllysio i chwi Na- 
dolig llawen — y Ilawenydd sydd yn yr Ysbryd Glân. Teimlwyf 
yn llawen am a aeth heibio — am yr hyn a wnaed ac a gyflawn- 
wyd gan Dduw ynoch a thrwoch ; a theimlwyf hefyd yn ddi- 
olch gar i Dduw am fod i mi sail dda i ddy sg wy 1 daioni rnawr i 
ddyfod. Mae yr Arglwydd yn cyfranu i ni fendithion nefol ac: 
arbenig ; a dylai hyny gael dylanwad nefol ac arbenig ar ein 
holl deimladau a’n hymddygiadau yn nghyflawniad ein ham- 



ÜDGORN SEION. 


49 


rywiol ddyledswyddau, Nid am ein bod yn well nâ phobl ereill 
y cyfranodd Duw i ni y fath dystiolaethau o’i foddlonrwydd ag 
a dderbyniasom, eithr ei raslonrwydd Ef, a thiriondeb ei dru 
garedd Ef ydyw cyflawni ei addewidion yn Nghrist Iesu ein 
Harglwydd i’r rhai oll a ufyddhaont i’w orchymyniop, i’w ef- 
engyl, ac i holl air ei wirionedd. Trwy ufyddhau i,r gwirion- 
edd caiff y gwirionedd ddylanwad bendittiiol a graslawn ar ein 
holl deimladau, a bydd iddo ein hennill i’w garu ; a dylem garu 
y gwirionedd er ei fwyn ei hun ; nid am y gorfoda ef ein gelyn- 
ion i gwympo a gorwedd wrth wadnau ein traed, ond am mai 
gwirionedd yw, am ei fod yn alluog i achub ein gelynion, ac i 
fod yn iechydwriaeth i ni, i’n perthynasau, i’n cyramydogion 
î’n cyfeillion, i’n gelynion, ac i bawb ; y mae genym achos i fod 
yn llawen, ac yn llawen iawn, oblegid y ceir yn ein meddiant 
y fath allu grymus i fedru gwneuthur daioni i’r teulu dynol, 
trwy ein hargymhell i ymdrechu llesoli pob dyn a ddichon i ni 
gymdeithasu ag ef, mewn unrhyw gwrr, ac yn mhob cwrr o’r 
byd mawr eang ojl ; a phan y cyfarfyddom â dyn y byddo ei 
feddwl yn ddirggfarn, a’i galon yn onest ac agored i dderbyn 
y gwirionedd pan ei ceir, nis gellir amgyffred y llawenydd a 
ddeilliai i dì trwy gael y cyfleusdra hyfryd i arddangos y gwir- 
ionedd i’r dyn gonest hwnnw ; a’r llawenydd hwn, rhodd Duw 
ydyw. Gan hyny, dylai fod genym ffydd, ffydd gyfan, ffydd 
gadarn i gredu’n berffaith y bod gan Dduw hawl gyfreithlon i’r 
gwirionedd, a bod ganddo befyd hawl gyfreithlon i’w ddad- 
guddio, i’w wasgaru trwy ein liymdrechiadau dyngarol ni ; ac 
ì gredu, heb amheu dim, y bydd i Dduw ein bendithioni yn ein 
hymgais daionus at lesu dyn. 

(Fw barb.au.) 


ARWYDDION YR AMSERAU. 

Ystyrirfod golud Lloegr aChymru oddeutu 4124 ofiliwnau pun- 
noedd Treiglir yn fasgnacbyddol, bob dydd, yn Llundain, tros 
4 miliwn; ac yn yr holl deyrnas tros 122 miliwn. Pe rhifid yr 
arian a dreiglir mewn un dinu-nod, yn unol â 60 punt yr 
awr am bob awr y dydd, cymmerid oddeutu 8 mlynedd o am- 
ser. Mae cost yr holl lwythau coed, cyn dechreu adeiladu 



ÜDGORN SEIOS. 


50 

rhyfel, o’r radd gyntaí', yn 15,000 o bunnau. Telir yn flynydd- 
ol at gynnal milwyr, llyngeswyr, a niagnelwyr, tros 16 miliwn, 
ae o lóg am arian a fentliycwyd yn arnser rhyfel, 28 miliwn ; 
tra miloedd o weithwyr medrus a diwyd yn ffaelu cael cyflogau 
digonol at gynnal eu teuluoedd yn gysurus, a miloedd ereill 
allan o waith. Eitlir yn Utah, Tiriogaeth Saint y Dyddiau 
Diweddaf, ceir digon o waith, cyflog, ac ymborth, ynghyd â 
phob anghenrheidiau ereill, lieb orfodi neb i gynnal rhwysg- 
fawredd pendefigion. Telir i’r Eglwys Wladol dros 5 miliwn y 
flwyddyn. ac i’r parchedigion ereill dros 3 miliwti ; tra nad yw 
holl lanau a cliapeli ein teyrnas ond llai nag 20 mil i fwy nâ 1 8 
miliwn o bobl, nad oes eu hanner yn ceisio myned iddynt ; ac 
iieb ond un plentyn o bob 14 mewn ysgol ddyddiol ; eitlir yn 
Utah yr adeiledir ac y llenwir y lleoedd addoli gan y bobl yn wir • 
foddol, ac y mwynheir pob cangen o ddysgeidiaeth gan blant 
pawb fel eu gilydd. — Ehagfyr 19. Ennillodd y Tyrciaid fudd- 
ugoliaeth fav.r ar y Rwssiaid yn agos i Rhaiafat, er fod nifer 
Rwssiaid yn 30 mil, ac felìy yn llaner Uiosocach nâ’r Tyrciaid. 
Dywedir i drigolion Wallachia Leiaf droi yn erbyn y Rws-iaid, 
a darfod i’r oruchafiaeth sicrhau pleidiaeth y rlianau hyny o’r 
wlad ag oeddynt yn petruso ymuno ; perodd hyn orfoledd pen- 
frwd yn Constantinople, nes braidd anghofio llosgiad y llongau 
yn Sinope. Ennillasant amryw frwydrau yn Sistown, ac ar 
y Danube, gyferbyn â Ischatchka a Matschin. — Rhagfyr 29. 
Daeth eirchion fod i’r llyngesau. Lloegr a Ffrainc, fyned i’r 
Môr Dû yn ddiattreg; ac erbyn machludiad liaul nid oedd ond 
un llong o bob Uynges yn y Bosphorus. Anfonwyd cyfar- 
wyddiadau, lieb oedi, fod i’r Câdlywyddion Tyrcaidd ddwyn y 
rhyfel yn mlaen gyda phob egni yn eu gallu o fewn Ewrop ac 
Asia. Os dygwydd i Luders, y cadfridog Rwssiaidd drosi y 
Danube yn Matschin, syrth y Tyrciaid yn ôl ar walfur Trajan, 
gan ymestyn o Czernavoda i Rostendjii. — Iona.ur 6. Ymosod- 
odd dospartli Tyrcaidd, yn 15 mil eu nerth, gyda 15 darn ofag- 
nelau, ar sefyllfa warchaeol Citale, nid pell o Iíalafat, a chym- 
merwyd hi. Collodd y Rwssiaid 2,500 o wŷr yno ; ac er anfon 
18,000 o Raraul i gyfncrthu ỳ lleill, gorfuwyd hwy i gilio, gyda 
cholli 250 o wŷ’r. Pan gynnygiodd y galluoedd cyngreiriol am 
adnewyddu ammodau heddwch rhwng Twrci â Rwssia, cefnog- 
odd blaenor y grefydd Maliomedanaidd hycy, gan ddyweòyd, 



UDOOKS iilOJ, 


ii 


“Yr ydyin yn addoli Allah, un Duw. pen y gyfraith. i' 
Cristionogion, hwythau, ydynt yn addoli un Duw, yr hwu yw 
ein Allah ni. Gan liyny dylem eu hystyried fel ein brodyr, am 
na ddylid, medd y Koran, ddodi yr enw anflfyddiwr ond ar ; 
personau hyny nad addolant yr Unig Dduw.” — Wedi Iìhag- 
fyr 29, bu 40,000 o wýr y Rwssiaid yn Walachia. Parotòant 
ddwy weryllfa o wŷr meirch, yn cynnnys 10,000 o wŷr bob un. 
Y magnelwyr, mewn un lle a feddant 100, ac mewn lle arall 120 
o fagnelau. Symudiadau y Rwssiaid ydynt fawreddog ; ym 
daith y catrodau tan Osten Sacken sydd yn mlaen trwy ganol 
rliew : y rhai yn Walachia Leiaf a ymdeithiant yn dair colofn ; 
a’r rhai sydd i weithredu ynerbyn Khalafatyn 22,000. — Terfysg 
sydd yn yr India ; mae gan un penaeth, ger Meaday, 10.000 o 
wŷr, a clian un arall rym mawr o wŷr ger Pegu. Mynegir fod gan 
y terfysgwyr Burmesaidd «asgliad o 140,000 o wŷr arfog. Bu’r 
gweithrediadau yn erbyn yr Afredees, rhwng Peshawur a Ivo- 
hat. yn llwyddiannus. Mae lluoedd y fyddin yn chwyddo : y 
gwŷr traed Ewropaidd a genedigol yn 9,800 ; a’r gwýr meircli, 
2,459 : meirch a thraed fagnelwyr ydynt 1,100 o wŷr, 48 mag- 
nelau ; a 100 o flaen-ddryllwyr, yn gwneyd 13,250 o wŷr, a 18 
magnel : yr !iyn, fel y bernir, sydd ddigon i ysgubo Aífghanis- 
tan o’r Iíhyber i Iíhorassan, ac yn ol drachefn. Yn y dygwydd 
iad o ryfel â Rwssia, mwyheir catrodau Peshawur, a’u dodi 
dan lywyddiaeth Arglwydd Frederick Fitzclarence. Moddion 
eu mwyhau ydynt wrth law, trwy fod eisioes S0,000 o wýr 
meircli yn Punjaub. — Yn China, hefyd, y mae terfysgoedd 
mawriou ; ymladdir, fel arfer, yn Amoy a Shangliai, a’r ter- 
fysgwyr, yn y lie olaf, a gawsant afael ar lawer o drysorau a 
guddiwyd gan yr awdurdodau diweddar : yr oeddynt yn ei 
ddefnyddio trwy logi ac arfogi Uongau Ewropaidd, fel y mae yn 
awr lyngesau masgnachol or ddw_v ochr. Un Mr. Reynolds a 
ddaliwyd yn ddiweddar gan bleidwyr yr amherawdwr, tr iyn 
cludo moddion rhyfel i’r teyfysgwyr -, torfynyglwyd ei ddyn- 
ion, achawsai yntau dori ei ben, oni bai i’r morw'yr Ewrop- 
aidd yn ngwasanaeth yr amherawdwr fygwth ymadael oll oddi 
gerth ei ryddhau ; a chaniatawyd iddo ddychwelyd i Shanghai. 
Mae Canton yn llonydd ; eithr anfonwyd Uu o filwyr i Tong- 
koon, lle cyfagos, am fod yno wrthwynebiad egniol i’r llywodr- 
netli, a cheir trafferth i’w tawelu. Y terfysgwyr a lenwant 



52 


ÜDGORN SEION. 


Hopih e'lwaith, gwedi Uadd llaweroedd ; y maent yn Oonan 
hefyd. er i’r lle eu gwrthsefyll gynt.— Llawenyched y Saint am 
fod ganddynt Ie tawel i ddianc iddo rhag y dinystr sydd ar ddy- 
fod. Mawr y gweddio sydd am lwyddiant ar eirf gwrthbleidiau 
ymladdgar ; ac er lleied rheswm a ddichon fod gan yr Indiaid 
a’r Chiniaid tros weddio ar eu gwahanol dduwiau, llai fyth sydd 
gan bobl Twrei a Rwssia tros weddio am i’r un Duw eu 
Ilwyddo i ladd en gilydd, er yn wahaniaethol eu crefydd: ond 
mewn perthynas i Ffrainc a Lloegr â Rwssia, rhaid y byddai 
rhyfel rhwng Mair y Forwyn, lesu Grist, a’r Tad, cyn y gellid 
en llwyddo oll. Gwe<Idi y Saint sydd am lwyddiant ar yr arf- 
au nad ydynt gnawdol ; yn ëangu ystafell y weddi gyfled â’r 
byd. gan gofleidio pawb ac ewyllysio yn dda i bawb yn gyfan- 
swm, fel y gogonedder Duw yn achubiaeth bywydau dynion yu 
awr ac am byth bythoedd. 


DYLF.DION CANGENAU CYNN ADLEDD DDWYR EINIOL MORGANWG 
A M LYFRAU, HYD RHAGFYR 1.3, 1853. 

Y swm gyntaf ar ol enw pob Cangen sydd am lyfrau Cym- 
raqg, a’r ail swm am lyfrau Saesneg. — Pendeulwyn, ls; Twyn- 
yrodyn, ls. Eglwysnewydd, 2s;-— X2 5s 1 0]c. Pontfaen, 
I3s Uc ; — XI 16s 7|c. Caerdyf, X5 18s 6e ; — X5 18s lOc. 
Pontytypridd, X2 14s 2c ; — X2 13s 1 ic. Llanfabon, 13s 0|c; 
— 6s 5fc. Aberdâr (Cymreig), X14 lls 2c; — X3 ls 4)c. 
Aberamman, Xfi lls 0)c ; — X6 lls 9c. Cap Coch, XI ls lc ; 
— 6s 10§c. Dowlais, X8 9s 8§c ;— XI 7s lc. Hirwaen, 
XI 6s 6§c ;— X2 19s lc. Cwmnedd, 16s 4c- Rymni, 8§c. 
Georgetown, 15s 5c. Merthyr, X9 Is 4Jc ; — X6 15s 2c. Pen- 
daren, X6 Us4c; — X2 15s 6c. Cefn, X3 15s 1 1 c ; — X2 7s 6c. 
GwernUwyn, X2 14s 5c ; — 6s Uc. Ffynnon-Tydfil, X3 18s 9§c; 
— X2 2s 8§c. Troedyrhiw, XI 2 0§c;— 13s 9§c. Cwmbach, 
X3 5 9§C; — X2 I8s 4c. Twyncarno, ls 5c Llandaf, 19s 7c ; 
— 1 8s 3c. Ynysgau, XI 3s 6§c; — X6 18s 7c. Rymni ( Saes.J, 
12s llc ; — X5 9s 3§c. Gellifaelog, X2 2s 2c;— X8 lOs 3c. 
Aberdâr (Saes.), XI 13s 5c;— XU 14s 4c. Llanilltyd, X0 Os Os; 
— 17s 6Jc. Gog, X0 Os Oc; — 17s 8§c.— Cyfanswm, X89 18s 3jc; 
— X80 14s 4jc. 


CYNNWYSIAD. 


Doniau Ysbrydol 37 

Cofnodiou Cymmanfa Gyffredinol, &c 41 

tìolysyddiaeth 44 

Darpariaeth Yinfudwyr cyn cychwyn o Gyuiru 45 

Cymmanfa Merthyr 48 

Arwyddion yr Amserau 49 

Dyledioii, 32 


MERTHYKTYDFIL: 

«gGRAFFWYD A CHYHOEODWYD G A Ä îì. JOJVES, 14, CASTLE STBEET. 



UDGORN SEION, 

NEU 

«#cmi k «#aiut. 


Ruii. 4.] IONAWR 28, 1854. [Cyf. VII. 


DAMMEG Y BONEDDWR A’I FAB. 

Ar foreu goleu, hyfryd a nefolaidd, cyn tewynu o’r haul, Uoer 
na sèr, boneddwr cyfoethog a duwiol a ymwelodd â’i fab, yr 
hwn pan ei canfyddodd a redodd i’w gyfarfod, ac a’i croesaw- 
odd yn anwylaidd i’w balas. 

Tad.—Fy ngofal ara dauat ti a’th deulu, o herwydd y berth- 
thynas anwylaidd sydd rhyngom, a’m cymhellodd i dalu ym- 
weliad â thydi fy mab; ac yn awr galw dy holl deulu ger fy 
mron, fel eu gwelwyf ac y gwnelwyf iddynt ddaioni. 

Mab . — Gyda llawenydd mawr yr ufyddhaf i’ch arch yn hyn, 
fy anwyl dad, a diau mai pleser mawr a fydd ganddynt liwythau 
oll eicli cyfeillach, am yr anrhydeddant chwychwi megys fy 
hunan 

Tad. — Wele, canfyddaf y bod dy deulu wedi Uiosogi yn fawr, 
nid oes le cyfieus i gynnifer yn dy gyffiniau; heblaw y dylit 
ddarparu iddynt, fel teilwng wrthddrychau dy ofal, bob dysg- 
eidiaeth ac ystadau erbyn y tyfant i oedran, y dewisant 
liwythau ymbriodi afiiosogi eu heppil ; canys yn gwneyd liyny 
mae eu dedwyddwch yn gynnwysedig. 

Mab . — Gyda theimladau dyledus i’m hanwylaidd deulu cyd- 
nabyddaf hyn oll, a gwnaethym hyd y mae defnyd^iau genyf. 

Tad.--T>y anghenion hyn, fy Mab, ni ddiangasant rhag 
treiddiad golygon gofalus dy Dad; eithr mewn pryd daethym 
i wneuthur i fyny dy anghenion, trwy gyflwyno i ti ac i’th had 
y freintlen haelionus a ddaliaf yn fy ilaw, yr hon sydd gyffelyh 
4 [pris 1 g . 



£* 


CI>GOKN SBtoN. 


i’r un a roddwyd i mi gan fy Nliad; wrth yr hon y deallir fy 
mod yn rhoddi i ti ac i’th blant. yr holl wlad hono ag sydd ytr 
eiddof fi tu draw i’r môr mawr. Y mae hi yn awr yn anial- 
wch afluniaidd, ond trwy fyned yno a’i darostwng, gellir et 
gwneyd yn ystadau gwychion, a digon eang i’th blant i eppilio 
eu rhywogaeth a fynont. Gati' fod dy blant yn awr yn rhy 
ieuainc i oddef cyfnewidiad y tywydd a throsglwyddiad mor 
bell, gâd hwy yma gyda mi, a myfi a fyddaf yn Dad iddynt yn 
dy absennoldeb, a’u dysgaf ae a’u parotoaf erbyn dy ddychwel- 
iad, ar yr ammod mai os trosglwyddi di ammodau y freintlen 
hon, ac anghofio dy deulu, eiddof fi afyddant. 

Mab . — Llawenychech fy nghalon drwy eich hymweiiadau 
blaenorol, fy liaelionus Dad, eithr eich ymweliad olaf hwn a 
ddyrchafa y guddlen o’m blaen, nes para y golygfeydd ffyddiog 
o’r darpariadau gogoneddus a gynnygiwch i mi ac i’m had 
ortoleddu wrth wrando ar eicli geiriau, a pharod wyf i fyned 
yn ol eich gorchymyn. 

Boddiodd y cynnygion hyn yr holl deulu mor fawr, fel y cyd- 
ganasant gan orfoledd. Wedi i adleisiadau eu lleisiau ar 
uchel furiau y palas ddystewi, ychwanegodd y Tad, gan ddy- 
wedyd : — 

Tad . — Os bydd i ti, fy Mab, gael dy oddiweddyd gan dem- 
tasiynau y wlad newydd yr ai di iddi, fel i droseddu yn fy 
erbyn, rhoddaf i ti y eynnyg i ymadferyd. Os dy etifedd di, 
yr hwn fudd eiddof jì ar ol dy droseddiad di, os efe a ddaw i’r 
wlad hon ar dy ol di, ac a gyflawn ufyddha i’r oll a gynnwysir 
yn ammodau y freintlen hon; yna wedi yr ufyddhäo felly, ac 
y cwblhäo yr holl waith, myfi a adferaf i ti ac i’th hâd, er ei 
fwyn ef, yr oll a addewir yn y freintlen. 

Y Mab wedi gorchymyn ei deulu i ofal ei Dad, a’u hannog 
oll i ufyddhau iddo megys ag iddo ef ei hun, a gymmerth ei 
wraig gydag ef, a fordwyodd dros y môr mawr, ac a diriodd 
yn ddiangol yn y wiad bell. Wedi bod yno dalm o ddyddiau, 
effeithiodd ffrwythau y wlad ar eu cyfansoddiadau nes achosi 
iddynt anghofio eu cartref a’u teulu ynghyd, a’r dyben o’n dyf- 
odiad i’rwlad bell; ac wedi crwydro o honynt yno yn hir, aeth 
eu Tad yno i chwilio am danynt, eithr hwy gan na chofient ef, 
a ddychrynasant ac a yraguddiasant ; yntau a floeddiodd ar- 
nynt o bell, gan ddywedyd, beth a achosodd y dyeitbrwch hyro 



UDGORN SEION. 


5i 

ynocli? Er liyny dychwelwch, y mae genyf etto newyddion da 
i chwi; sef, os gwnewch chwi fel y ceisiwyf, ac ar yr ammod o 
fod fy etifedd i, fy mah hynaf a herthyna i’r teuìu a fwr- 
iadaf fudo i’r wlad hon atoch, yn gwneyd pob peth yn ol a 
geisiaf ganddo ; er ei fwyn ef adferir ehwithau hefyd i feddiant 
parliaus o honi, ac i'ch hâd. Gwn trwy adnahyddiaeth bersonol 
ag ef, mai bachgen cywir galon ac ufydd yw efe, ac ni ddaw 
efe yma o dan gymmaint anhawsdr? ag y daethoch chwi : gan 
hyny, dycliweiwch yma, a gwnaf i fwy iles ddyfod o hyn nâ 
phe nas dygwyddasai. Hyn a’u calo: ogodd i ymsefydlu yn ol 
y cyfarwyddiadau a gaeut o bryd bwy gilydd, ac i fyw mewn 
gobaith o’r addewidion a roddid iddynt. 

Yn awr, y ddamneg sydd wirionedd, a phwy a’i dehongla? 

Gofyniad laf. Pwy yw y personau cyfeiriedig ynddi ? 

2il. Pa le oedd y palas lle y cyfarfuant, a phwy y gwydd- 
fodolion ? 

3ydd. Ai priodol i’r pcrson cyntaf aiw mab y llall yn fab 
iddo ef ei hun ? 

4ydd. Pa fan yw y “ wlad bell,” a pha fodd yr effeithiodd eu 
ffrwythau felly arnynt, ydynt gwestiynau pwysig, pwy a’u 
hatebant trwy yr Udgorn? 


COFNODION CYUMANFA GYFFREDINOL 
Eglwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf a gynnaliwyd yn 
y Tabetnacì. Dinas y Llyn Ilaìen Fawr, yan ddechreu Hydref 6. 
18ô3, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y IJywydd BriGham 
Young yn llywyddiu 

[Pailiad o dnd. 44d 

Hyn sydd arddangosiadol o deimladau rhai a groesasant y 
gwastadedd y tymmor hwn. Fy nphynghor i cliwi ydyw, Ewch 
a bedyddier chwi er maddeuant pechodau, a chychwynwch 
o’r r.ewydd, fel na orchfygo temtasiynau cliwi etto; gorpliwys- 
wch ac ystyriwch, fel na orchfyger chwi gan yr un drwg yn 
ddiarwybod. 

Yn y lle cyntaf, os adfedyddir chwi er maddeuant pechodau, 
ysgatfydd y gellwch dderbyn etto ysbryd yr efengyl yn ei og- 
oniant, ei oleuni, a’i brydferthwch ; ond os yw eich calonau 
wedi eu brashau o’r fath yn mhethau y byd hwn fel nad ydych 
chwi yn gwybod a oes arnoch angen eich adfedyddio ai peidio, 



CDGOEN SEION. 


56 

gwell a fyddai i chwi gau eich hunain i fyny mewn rhyw 
waicliae neu gell auedig, i edifarhau am eich pechodau, 
a galw ar euw yr Arglwo d, hyd es y caffoch ei Ysbryd ef, a’i 
oleuni perthynol i adlewyrchu arnoch, fel y gwybyddoch natur 
eich camweddau, a’i h gwir si fyilfa ; fel y gallocli sylweddoli a 
gwerthfawrogi y fendith a fwynhea ch o fod yma gyda Saint 
y Gorucliaf. 

Gadawer i mi arwa'n eicli meddyliau ychydig yn mhellach. 
Iîiti llysiwyf d ywedyd i chwi rywbeth y dichon eich bodchwi 
efallai yn ei wybod grstadl a m> C, eithr y dichon hefyd na bu i 
chwi ei sylweddoli. Pan fyddo yr Arglwydd Holialluog yn agor 
gweledigaeth meddwl dyn, y mae ef yu dangos iddo bethau yr 
ysbryd ; pethau i fod. Os cafodd neb o honoch weledigaeth o 
Seion, dangoswyd hi i chwi yn ei phrydferthwch a’i gogoniant, 
fel y bydd pan fyddo Satan yn rhwym. Os adfeddyliasuch ar 
ymgasgliad y Saint, ysbryd yr ymgasgliad oedd a’ch goleuodd 
chwi ; a phan oedd eich mcddyliau wedi eu hagoryd mewn 
gweledigaeth i weled gogoniant ac ardderchawgrwydd yr 
efengyl, nis gwelsoch y weledigaeth o yru anifeiliaid ar draws 
y gwastadoedd, a’r lle y caffech eich lleidio yn y twll cleilyd 
hwn neu acw. Ni welsoch y stampccles yn mhlith yr anifeiliaid, 
a hyny o waeth cymmeriad yn mysg y bobl ; ond chwi a wel- 
socli brydferthwcli a gogo ia t Seion, er eich annog ’ch parotoi 
i gyfarfod cystuddiau, cwynion a siomedigaethau y bywyd 
marwol hwn, a’u gorchfygu hwynt, a chael eich gwneyd yn 
barod i fwynhau gcgoniant yr Arglwydd megys ag ei dadgudd- 
iwyd i chwi. Rhoddwyd liyny i chwi er eich anuogaeth. 
COFlWCIt HYN YNA. 

Chwi a gofiwch fy nghynghor i'r rhai hyny sydd a chan- 
ddynt foddion ; y mac arnom eisiau iddynt roddi codiad i’r 
Drysorfa Ymfudol Barhaus. Dygwch i mewn eich degymau 
a’ch offrymau, a ni a gynnorthwywn lawer iawn yn ycliwaneg 
i’r lle hwn yn yr amser dyfodol, nag a wnaethom y flwyddyn 
hon. Yr ydym yn ewyllysio dyblu ein diwydrwydd, a mwy- 
hau torf yr ymfudwyr yn driphlyg trwy y Drysorfa hon. 

Ewyllysiwyf ddangos i chw'i ychydig o philosophyddiaeth y 
natur ddynol yn ci sefyllfa syrthiedig a diraddiol ; gellwch ei 
ystyried yn yr efengyl neu allan o honi ; yn ngoleuni yr 
Ysbryd Glàn, neu hebddo, fel y byddo foddhäol genych. Phi 



UDGORN SEION. 


57 


iosopliyddiaeth dynolryw, yn evi galwedigaethau dyddiol, » 
ellwch oll ei wybod i chwi eich hunain, trwy eich sylwadau 
a’ch un ymarferiad eich hunain. Ewyllysiwyf grybwyll y 
gyfran o liono a ddaeth o dan fy sylw i. Gallwn grybwyll 
enwau, eithr boddlonaf fy hun gydag enwi amgylchiadau. 

Ni a bigwn i fyny, dy weder 200 o bersonau yn Lloegr, a chlud- 
wn hwy tros y dwfr a thros y gwastedoedd, gan eu dodi i lawr yn 
y dyffryn hwn. Dechreuant ymsefydlu, ac mewn ychydig amser 
gwnant eu hunain yn gysurus, Gallant yn fuan gael digon o’r 
fath oreu o daliad am eu llafur, megys bara, (ffon bywyd) 
ymenyn, caws a llysieufwyd. Pan gaffo dyn y pethau hyn, 
heb y coegfelus ddanteithion y mae yn gwneyd yn dda. 

Tybier ein bod yn pigo i fyny gwmni o'r Saint tlodion hyn 
yn Lloegr, y rhai sydd a’u gwynebau yn v elw, a’r rhai nas 
gallant ond prin droedio eu ffordd trwy yr heolydd o eisieu fifon 
bywyd ; gellwch eu gweled wedi eu crymu i lawr o wir wen- 
did, gyda eu breichiau ar draws eu cylla, yn myned at ac oddi- 
wrth eu gwaith; nas gall y rhan amlaf o honynt gael tamaid o 
gigychwaneg nag unwaith yn y mis: ac ar gyfartalweh heb ond 
oddeutu un llonaid l.wy fwrdd o fiawd y dydd, i bob person 
mewn teulu. heb ymenyn na chaws, er gweithio 16 o oriau 
allan o’r 24 ; a phan elont at eu gwaith neu y dychwelont oddi- 
wrtho, y maent mewn angen ffon i bwyso arni. Ni a ddygwn 
200 o honynt yma, ac yn Ue eu bod yn rhwymedig i weithio 
am ddwy neu dair ceiniog y d . c:d. gallant gael dolar neu ddol- 
ar a hanner y dydd. Gyda chyflog un dydd gallant brynu 
digon o ôawd a chig a Uysieu-fwyd i barhau wythnos i deulu 
o nifer gyft’redin. 

******** 

Tn awr, mae arnom eisieu i’r goludog droi i mewn eu modd- 
ion, fel y gallo’r tlodion, y tlodion rjonest, gael eu gwaredu. 
Dichon i rai o honoch ym’holi a ydym yn ewyllysio anfon y 
moddion i Loegr yn awr? Ydym! y mae arnom eisieu y 
moddion yn awr ; yr hyn a ellir ei ddefnyddio y tymmor nesaf. 
Y mae arnom ni eisiau rhoddi codiad pwy^sfawr i ymfudiad y 
tlodion, y tymmor nesaf. Nyni a ddygasom allan nifer go fawr 
y tymmor hwn, eithr prin y maent yn ddechreuad, i’r hyn yr 
ewyllysiem eu bod i’w dwyn allan y tymmor nesaf. 

Dyledswydd gyntaf y rhai hyny a gawsant eu dwyn allan 



t)l>GORN SEION. 


Sg 

gan y Drysorfa Ymfudol Barhaus, ydyw talu yn ol yr hyn 
a dderbyniasant o huni, ar y cyfleusdra eyntaf, fel y gallo ereill 
dderbyn yr unrhyw gynimwynas ag a gawsant hwy. Ewyll- 
ysio yr ydym, yn y lle blaenaf, i ehwi gael rhywbeth i’w 
fwyta, i’w yfed. ac i’w wisgo ; eithr pan y byddoc'. mewn un- 
rbyw flbrdd yn gysurus, ewyliysiwn i chwi dalu y ddyled yna 
y peth nesaf a wneloch, ac adlenwi y Drysorfa. 

Y mae hi wedi ei hadeiladu ar egwyddor, os ei dygir allan yn 
briodol, a’r dyledion eu had-dalu yn fanwl, y bydd iddi gyn- 
nyddu mewn cyfoeth. Buasai y 5,000 doleri a anfonwyd i’r 
tlodion bedair blynedd yn ol, pe buasai pob dyn wedi bod 
mewn parodrwydd i dalu i mewn yr hyn a dderbyniodd, wedi 
eu cynnyddu i 20,000, o ddoleri. 

Nyni ydym y rhag-fasgnachyddion mwyaf yn y byd. Mae 
genym ar law y rhagfasgnaeh fwyaf a ellir ei cliael ar yr holl 
ddaear. Ni wadais i erioed fy mod yn rhagfasgnachydd. Ni 
wadais i erioed fy mod yn gybydd, neu yn teimlo awydd am 
oludoedd; ond rliai dynion a erlyniant bum mil o filltiroedd ar 
ol cliwe’ cheiniog, pryd na byddai i mi, droi o’m hamgylch am 
dano, ac etto yr ydym bregetliwyr yr unrhyw efengyl, abrodyr 
yn yr unrhyw deyrnas Duw. Dichon i chwi ystyried fod hyn 
ycliydig yn gryf ; ond y rhagfasgnacli yr wyffi ar ei hol, ydyw 
i gyfnewid y byd yma, yr hwn yn ei gyflwr presennol sy’n 
myued heibio, am fyd sydd yn dragywyddol ac yn anghyf- 
newidiol, am fyd wedi ei ogoneddu a’i gyflenwi gyda goludoedd 
tragywyddol, ac am fyd a wnaed yn etifeddiaeth i Dduwiau 
tragy wyddcldeb. 

Mae y cynllun am wneyd i bob petli blygu i ddadguddiadau 
Duw ; gwrthryeh ein hofleiriadaeth ydyw dwyn i ymofyn- 
iad bob peth da, a gwneyd iddo gyd-ymddwyn er cyflawn- 
iad y prif bwynt sy genym mewn golwg; a phan y bydd i ni 
fyned trwodd, ni a gawu fedi o wobr y cyfiawnion, a ciiael yr 
oll a all ein calonau ddysgwyl neu ddymuno, Gosod cynllun- 
iadauer cyrhaeddyd hyn, sy lawn mor anglienrheidiol agydyw 
i fasgnachydd osod cynlluniadau at gaiîael golud daearol, trwy 
brynu a gwerthu masgnach. I ni y mae gosod cynlluniadau 
at sicrhau i ni ein hunain fywydau tragywyddol, yr hyn sy 
lawn mor anghenrheidiol ag ydyw i’r cybydd osodcynlluuiadau 



TOGOHN SEION. 


» 

••sfí Tîenty ru swm mawr o aur ar y ddaear; ac y mae genym i 
ymrwymo ynddo wrth reol a thref'n. 

Dywedydyr wyf wrth y tlodion, talwch eich dylbdion i'k 
DHYSORFA YMFUD..L BARHAUS; ac wrth y ìhai goludog, CYN- 
northwywch y tlodion; a bydd i hyn ddwyn cyfoeth a nerth 
gan bob un, yn gyfunol â’i aliu, ti alwad, a’i foddion, trwy gyn- 
northwyo yn mhob pwynt a lle yn y rhagfasgnacii fawr hon 
am deyrnasoedd, gorseddau, tywysogaetliau, a gailuoedd. 
Dywedir fod undeb yn nerth, a liyny sy ddigon; os cawn hwnw, 
ni a gawn allu. Hwu y w y cynllun i ni wcitliio wrtho, ac ewyll- 
ysio yr wyf i’r brodyr sibrwd hyn oddiamgylcli yn mysg eu 
cymmydogion pan yr elont allan o'r Tabernacle hwn, a dy wed- 
yd, pa beth a allwu ni ei roddi i’r Drysorfa Ymfudol Barliaus? 
A allwn rii roddi unrhyw beth y tymmor hwn? Ni bydd i ni 
wrtliod cymliortli gan y cliwiorydd. A ydycli yn göfyn pa 
mor fyclian y swm a gymmerwn? Nyni a gymmerwn o bin 
fach liyd i frwydyn gwely ; ond byddwch chwi sicr, pan y 
dygoch bin, nad oes geuyeh lawer o betliau eraill yn eicli cistiau 
a fyddent ddefnyddiol, yn ychwaneg nag y sydd arnoch yn 
bresennol eu hangen; canys os piu a ddygwcào dan y fath am- 
gylchiadau, nis gellwch dderbyn y fendith, na’r wobr sy gan 
ddocli hawl iddo. Os y dillad a wisg«eli bob dydd y w yr oll sy 
genych, ac arnoch anghen benthyca gwddflen i fyned ailan 
ynddi, ac heb genych oud pin i anrhegu, dygwch liono, a chwi 
a dderbyniwch fendith. 

Yr ydym yn meddwl nad yw yn angherrheidiol rhoddi i chwi 
adroddiad y Drysorfa Ymfudol Barhaus yn y Gymmanfa hon. 
Y mae yn gwneyd yn dda ; eithr y mae arnom eisieu iddi 
wneyd llawer iawn yn welL Mae arnom eisieu chwyddo y 
gweitlirediad, a dwyn tlodioa oddiwrth y cenedloedd wrth yr 
ugeiniau o filoedd yn lle o gannoedd. Cynnwys hyn a ewyllys- 
iwyf ei osod ger bron y Gymmanfa ar y pwnc hwn. 

Cyn terfynir y Gymmanfa ny . .1 gawn alw am gryn nifer o 
henuriaid. Dysgwyliwyd y galwasid ein cenadon yn Nghym- 
manfa Awst y flwyddyn hon; ond nyni a alwn uiièr go fawr y 
Gymmaufa bresennol. Nid oes anglien i cliwi ymoiýn i ba le y 
mae arnom eisieu i cliwi fyned, oblegid y dywedir hyny wrth- 
jch pan y byddoch barod. 



ÜDGORN 8EION. 


» 

Parotowch eich meddwl a’ch amgylchiadau erbyn yr amser' 
hwnw; canys ni a ewyllysiwn anfon yr efengyl i Israel. 

Bydded i’r Arglwydd eich bendithio. Amen. 

Y Llywydd H. C. Iîimball, a nododd y teimlai ef yn ddiolc.h- 
gar am i ni gael byw i weled y dydd a fwynhawn yn awr. 
Bendithiwyd ni uwchlaw holl drigolion y ddaear; yr oll sydd 
anghen arnora, yw gwrteithio y ddaear. ac os gwnawn fyw ein 
crefydd. a bod yn ddarostyngedig i lywodraeth Duw, newidir 
yr elfenau er ein daioni. Pe gwnelai yr holl Saint gystadl ag 
y maent yn gwybod, byddai i’r Ysbryd Glân orphwys ar hen- 
uriaid Israel mewn gallu dengwaith mwy ; ac ni chymmerai 
ond ychydig flynyddoedd hyd oni ddelai “ y diwedd.” Y mae i 
mi wasanaethu Duw, a cliadw ei orchymynion; ac os na bydd 
i berson gyflawni ei gyfammodau yn y byd hcn, bydd i Dduw 
wneyd i’r person hwnw gyfiawni ei gyfammod yn y nesaf. Pan 
gyrhaeddodd y cyn weithwyr i’r dyffryn liwn ni furmurasant, 
ac ni furmurasant chwaith pan ladratawyd lianner eu ceffylau 
gan yr Indiaid, gerllaw y South Pass. Llon genyf y hu i chwi 
y fraint o gael profiad gystadl ag y cawsom ninnau. Fy ewi lt- 
ys ydyw byw yma, hyd nes y cniatäo yr Arglwydd i mi 
ddychwelyd i Jachson County ; eithr nis gellwch chwi fyned 
yno, oddigerth y deuwch fel un gwr, a gwneyd fel y dywedir 
wrthycli. Dywedyd yr wyf yn ëofn, ger bron Duw ac angel- 
ion, fod genyf fwy cariad tuag at y Brawd Brigham, a Uawer 
ereill o ddynion da, nag a feddiannwyf at unrhyw fenyw ar y 
ddaear. Aethym gydag ef heb na chôd nag ysgrepan, ac 
aethym er yn newynog, yn glaf, troednoeth, ac yn amddifad o 
gysuron bywyd, i bregethu efengyl yr iechydwriaeth, i genedl- 
oedd y ddaear. Foneddigion, bydd i chwi gael myned trwy yr 
unrhyw, neu ynte nis gellwch eistedd i lawr a gwerthfawrogi 
yr hyn ag yr aethom ni a’r hynaf Saint trwyddo. 

Mae gan bob un o honoch i gynnorthwyo y Drysorfa Ym- 
fudol Barliaus gyda’ch cynnaliaeth, yrhon sydd un o’r bendith- 
ion mwyaf i’r tlodion, a sefydlodd yr Arglwydd erioed. 

Gwedi penodi nifer o genadon i’w hanfon i amrywiol fannau, 
aeth y Llywydd H. C. Ifimball, yn mlaen a chrybwyllodd; yr 
wyf yn awr oddeutu cyfiwyno i chwi awdurdodau yr Eglwys, 
i weled a wnewch chwi eu cynnal yn eu swyddi ai peidio; ac 
nid ydym yn ewyllysio i chwi eu pleidio .. oddigerth y teim- 



rfcGORN SEION. 


61 


lŵch i’w cynnal hwy. Dyma y Llywyd i Brighani Young, myfi 
a’i cyflwynaf ger eich bron megys ein Llywydd, Gweledydd a 
Phrophwyd, yr hwn sydd yn sefyll wrth ben yr oruchwyliaeth 
hon, ac i’r hwn y mae yn ddyledswydd arnom roddi ymwran- 
dawiad, gan aros wrth ei gynghor yn mhobpeth megysHais Duw 
tuag atom ni; ac nid chwarae gyda’i eiriau a’i deimladau. 
Buom ni otl yn arferol a chael ein ffordd ein hunain, pa un 
bynag ai cam ai uniaw» ; eithr yn awr y mae genym ni ein 
llywodraethu gan gynghor Duw, a gadael ein ffordd ein iiun- 
ain ; a hyn ydyw y rhyddid perffeithiaf, am nas gellir cyr- 
liaeddyd rhyddid ond trwy ufudd-dod i gyfreithiau Duw. Gan 
hyny na phleidleiswch trosto ef, na thros neh o’r dynion hyn r 
oddigerth y gellwch ei gynnal ef a hwynt, trwy aros wrth ei 
gynghor. 

(T’w barhau.) 


UDCtORN seiou, 

MU 

gercn p $atr.t. 

DYDD SADWRN, IONAWR 28, 1854. 

Y Gr.MDEiTHAS Ymfedol Barhaus. — Cynlluniwyd, corffot- 
wyd, a llywodraethir y Gymdeithas ddaionus hon. gan gyfar- 
wyddiadau yr Ysbryd Glân i’r Offeiriadaeth Santaidd yn Seion; 
— ei llwyddiant anhygoel hyd yn hyn. er yn ei babandod, ac o 
dan lawer o anfanteision. a brofa ei bod yn gyfrwng yn llaw 
y Duw cadarn i gasglu ei blant gwasgaredig. gyda cliyflymdra 
annysgwyliadwy, gan hyd y nod ei sef' dlwyr anturus ; a 
dyma sail gadarn i holl gwynfanus a gorthrymedig blant Seion 
trwy y byd i ddyrchafu eu penau.a sychu eu dagrau hiraethus, 
ac i lawenhau yn y gobaith o gael eu cludo ganddi i wlad o 
ryddid, i wlad iachus, i wlad ffrwythlon, ac i wlad a gynnyrcha 
îddynt yr oll a ddymuna eu calonau, ac i’w heppil ar eu hol. yir 
dymmorol ac yn ysbrydol. Eisoes y mae golygon treiddgar a 
ffyddiog y Saint yn canfod, er o hirbell, etto yn ei bryd, eu' 
gwaredi.gaeth yn sicr trwy y Gymdeithas hon. Hon. yw 




'UDGORN SEIOR. 


«î 

‘ seren foreu” y ffyddiog ; ei gyflwr anghenog, — lliosogrwydd 
«i ymddibyniaeth a’i ofal, ynghyd a’r anobaith o bob cwr, a’i 
gorfoda i lanhau ei yspienddrych yn fynych, ac i s>llu drwy y 
niwl ar y Seren ddysclaer hon gyda gorfoledd. Cerbyd iach- 
awdwriaeth, y priodol enwir hon, yn ymweled mewn trugar- 
edd â thrigfanau yr anghenog, ac yn cludo ei miloedd igartref 
eysurus. Hysbysir ni fod y Gymdeithas hon yn cludo amryw 
.gannoedd o Frydain; yn mhlith parthau ereill, danfonir deu- 
gain o Gymru eleni; ac nid ydym yn meddwi fod ftyn ond 
‘braidd megys ei dechreuad. Mae gallu y Gymdeithas hon yn 
gynnyddol o hyd, trwy fod y rhai a ânt yn© arni yn taln yu 
ol; fel yn yr ail flwyddyn wed’yn y bydd ereill yn myned ar 
yr un arian, heblaw ei chynnyddiad trwy gyfraniadau par- 
haus yr eglwys yn mhob cwr o’r byd. Mae y Saint 
■Cymreig yn deilwng o ganmoliaeth am eu haelionus gyfraniad- 
au iddi y llynedd, ac hyderwu yn ffyddiog y profa chwyddiad 
eu cyfraniadau yn y tymmor hwn, eu boì yn eu hiawn brisiu, 
ac yn darparu i yiutudo i Seion drwyddi. Mae sèl a phender- 
fyniad ei swyddwyr yn Seion, fel y deallir wrtli haues y Gym- 
maufa Gyffrediuol ddiweddaf yno, yn deilwng o efelychiad pob 
Sant trwy yr eglwys, a phob dyngarwr trwy y byd; ymegn'iwu, 
hynaws Saint, hyd y gallwn gyda’f Gymdeithas hon. 

Mae y Saint Cyinreig yn Seion , yn deffroi i’r gwaitli can- 
moladwy o anfon am eu perthynasau a’u cyfeillion o Gymru 
i ddyfod ar eu hol, yr hyn a brofa welliant eu cyflyrau eu hun- 
ain drwy yr ymfudiaeth, ynghyd a’u liawydd am i’w caredigion 
fwynhau yr unrhyw freintiau yn Seion. Mae y mwyafrif o’r 
Cymry a aethant yno y blynyddoedd cyntaf, a gallai yr oli 
gyda diwydrwydd fod, yn feddiauuol ar dai a thiroedd, ŷd ac 
anifeiliaid, a moddion, fcl y gallant anfon am eu perthynasau 
nregys ag y gwnaeth ereill eisoes; cofl’lnier hwynt yn fynych o 
hyn drwy lythyrau; ac ysgrifenwch yn daer a mynycli, ie, na 
pheidiwch liyd oni lwyddwch. Yu lle fod un o’r Saint yma yn 
digaloni, o lierwydd fod ereill y n cael anfon am dany nt o'u blaen 
hwy; dylent yn hytrach, lawenhau wrth ganfod y rhai hyny 
a ànt yn talu yn ol i’r Gymdeithas, ac fclly yn nesâu eu hym 
wared hwythau; ac ymdrecher o hyny tacracli gyda eich 
áfryndiau sydd yno. 

JSidoes eisieu ond iawn ddeall rlieoiciddiad y gymdeithas, er 



tDGORN SEION. 


63 


canfod y rhesymoldeb o ymfudo yn gyntaf y rliai a anfonir am 
■danynt o’r Dyffryn. Gan Lywydd y Gymdeithas y mae yr hawl 
i benodi pwy a gaiíf ymfudo, a chaniatà ef i’r gweddill o’r arian 
a gesglir yma, i ymfudo y rhai a ystyrir deilyngaf o'r fraint. 
Hyderwn y dewisa y Lly wyddion mewn doethineb, pwy sydd 
deilwng, ac na fydd un ystyriaeth ond gwir deilyngdod yn 
yrafudo neb. Mae rhai a feddant gyfran o’r arian, yn 
ddynion defnyddiol i adeiladu gwlad newydd fel yw y dySryn; 
etto, na aberther teilyngdod crefyddol er rawyn hyn. Gan mai 
cyfraniaJau ewyllysgar yw eiddo yr oll i’r Drysorfa, afresymol 
a fyddai unrhyw houiadau o’r herwydd Lleshâd yr oll, sereh 
bod ar gost hmian-ymadawiad rhai, yw prif arwyddair Mor- 
moniaeth yn mhob peth. 

Mae genym air neu ddau o annogaeth i y rhai a ymfudant 
gyntaf; a hyny yw, chwi waredigion Seion, nac angofiwch 
eich teimladau eich hunain, tra yr oeddech yn nghaethiwed 
Babilou; nac anghofiwch ddyfnder y ffos y cloddiwyd chwi 
o honi ; yr ystyriaeth o’ch hiraeth am fyned eich hunain, a’ch 
•offhäoo’r lluoedd brodyr a’r chwiorydd ag ydynt ar ol, ac mor 
awyddus am ymf'udo ag oeddech ch . ithau. Yr ydych yn 
myned i wlad Ue y gallwcli eu cynnorthwyo drwy y Gym- 
deithas hon. Megys y dymunech i ereill wneuthur i chwi 
felly gwnewch i’r rliai ni allant helpu eu hunaiu. 

Mae eyfle rliagorol i’r neb a ddymuno i ereill gredu ei fod yn 
teimlo drostynt, i brofi hyny drwy ymrwymo i’r Gymdeithas y 
tala yn ol ei gludiad yn llawn pan gyrhaedda y Dyffryn. serch 
ei fod wedi talu cyfran o hono, neu yr oll yn flaenorol Nid 
yw hyn oud petli bach iawn i’w wneyd mewn gwlad fel yw 
Seion. Ni fydd hyn yn oedi eich ymfudiad un dydd. Deall- 
wn fod y Saint yn Lloegr braidd oll, y rhai a âut gyda y cwm- 
peini £13, a’r rhai £10, yn ymrwymo i gyfranu y cyfan i’r 
Gymdeithas ar ol cyrhaedd drwodd. Pe gwnelai y Cymry 
oll felly, gellid dysgwyl i’r un nifer ddwywaith ymfudo, drwy- 
ddynt hwy yn unig, yn mhen dwy flynedd. Ychwaneger at 
hyn ddychweliad cludiad y rhai blaenorol a’r cyfrauiadau par- 
haus, a pha deulu mor lliosog neu dlawd, ar na lawenychai 
yn y gobaith a lewyrclia arnocli yn y meddylddrych 
hwn! Yn mlaen yr elom, ynte, â’n holl cgni i lanw coffrau y 


64 


CDGC'RN SEION. 


Gyrnileithas Ymfudol. a buan y delo y dydd yn yr hwn y dygir 
yr olaf deulu o wasgaredigion Seion adref yn ei chôl. 


NEWYDDION EGLWYSIG CARTREFOL. 

Cvn. Ddwyr. MoRGANwg. — Dywenydd genym hysbysu fod 
y Gynnadledd lion ar ei chynnydd. Fod bedyddiadau yn fwy 
cyffredinol, yn enwedigyri y cwr deheuol o honi. Yn nosparth 
Caerdyf yn enwedig, ystyrir fod rhyw beth anarferol o le, os 
na fydd amry w fedyddiadau bob wythnos. Mae eu Neuadd yn 
rhy fach o’r hanner i gynnwys eu cynnulleidfaoedd ar y suliau, 
ac argoelion da mewn amryw gangenau ereill. Gwelir ymeg- 
niad adnewyddol yn gyffredinol i fyw yn ffyddlon; a’r can- 
lyniad rhesymol yw fod Duw yn tywallt ei Ysbryd Glân ar led 
yn nghalonau y cyfryw rai, yn ei amrywiol ddoniau, yn ol ei 
addewid. Mae cyrddau blasus, a sêl a chariad yn cynnyddu yn 
gyferbyniol, 

Mynwy. — Newyddion cysurlawn a glywir oddiyma liefyd, 
gan y Llywydd Daniels, yr hwn sydd newydd ddychwelyd o 
ymweliad trwyadl â’r Gynnadledd. Mae degau wedi eu bed- 
yddio yn amser. ei ymweliad ef â hwy; a gwell nâ hyny, ma« 
undeb yn parhau, a chariad yn cynnyddu yn mhlith y Saint 
anwyl, yr hyn yw prif faen tynfa Uiosogiud bob amser, 
Helaethrwydd o’r Ysbryd dwyfol ag sydd yn sugn dynu serch 
ei garwyr i ufyddhau i’r gwirionedd, a nertho y Saint oll i 
i gynnorthwyo ei ddylanwadau, trwy eu hesiamplau teilwng o 
efelychiad pawb. 

G 'R. M rganwg. — Mae y Llywydd Robert, Evans yn ym- 
galonogi yn barhaus mewn gobeithion, ebe fe, ac yn caru 
praidd ei ofal fwy fwy, po fwyaf yr ufyddhant i’w ddysgeid ■ 
aeth, a chanddo argoelion fod y Saint yn ei garu yntau fwy 
fwy yn ol. Nid yw hyn hynod, ond treied a ammheuo, a 
chaiff brofion digonol fod y Saint yn caru eu Llywydd, yn 
gyferbyniol i’w gariad ymddangosiadol ef atynt hwy, fel yr 
j dym oll yn caru Duw. am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Y 
mae cariad tu liwnt i gariad gwragedd, na chariad at wlad na 
pherthynasau, sef cariad at Seion a’i chyfreithiau ; y cariad 


CDGOP.N SEION. 6S 

hwn, ebc y Llywydd, syild wedi siglo ei Gynnadledd hyd ei 
seiliau, ac achosi i ugeiniau ffoi yno eleni, o’i flaen. Cafwyd 
Cymmanfa rag< rol yn Abertawe Su', cyn yr olaf, a gwnaed 
yr holl fusnes yno heb gymmaint ag un croes lais na ciiroes 
feddwl, ar a welsom argoel. 

Llanelli,— Cymialiwyd Cymuianfa yno y Sui diw'eddaf, 11« 
y cawsom y pleser o wrando y Llywydd D. E. Jones, yn cyn- 
rychioli yr oll mewn sefyllfa dda. ac mewn undeb a cliydweith- 
rediad cyflredinol. A barnu wrth wynebau siriol y dorf liosog 
yn gwrando ar gyrighorion buddiol y Lly wydd Daniel Spencer, 
gellid barnu eu bod oll yn Saeson; eitlir effaith sylwadau 
dyddorol yr Henuriad W. S. Phillips, ar ei ymadawiad â 
hwynt, a brofai eu bod oll yn Gymry liefyd, ac yn hoffi eg- 
wyddorion yr efengyl. Os sigla ysbryd yr ymfudiad y Gynnad- 
ledd ‘gyfagos, gellid meddwl fod y Gynnadledd hon bron a 
myned yn llaprau, trwy ymfudo yn grynswth. Credem fod 
rhai yn aros tymmor etto, wrth eu dagrau hiraethog pan yn 
són am Seion, o herwydd eu lianallu i fyned yno gyda’r ugcin- 
iau a gychwynant eleni. 

Gogledd. — Ysgrifena y Bugail J. Parry fod pob peth yn 
Uwyddiannus, er yn arafaidd wrtli yr hyn a ddymunent ei 
fod. Rhai bedyddiadau mewn manau yn ddiweddar, ac add- 
aw ychwaneg yn fuan. Pleser genym glywed y Llywyddion 
a’r Saint yn prophwydo mor eofn ac unfrydol, y bod llwyddiant 
mawr ar achos y Gwaredwr wrth y drysau — eu bod yn dysgwyl 
am dano yn gyffredinol a diattreg. Yr Arglwydd a roddo 
iddýnt allu yn gystadl â dymuniad i gyflawni y brophwydol- 
iaeth hon, drwy eu diwydrwydd yn tystiolaetbu, a’u dylanwad 
ymfneheddol ar y gonest galon. 

Ysgrifena yr Henuriad John Davies hefyd, fod ansawdd y 
Cynuadleddau gogleddol ereill yu graddol wellau, bod yr OflT- 
eiriadaeth yn cyd-ymdrechu, a’r Saint yn cyd iawenhau yn 
mreintiau eglwys y Duw byw. 


NEAYYDDION EGLWYSIG TIÍAMOR. 

Yft Geneya, y 25 o Ragfyr diweddaf, cynnaliwyd y Gym 
manfa gyntaf gan y Saint yn Switzerland. Dangosodd y rhan 
giefÿddol o’r bobl gryn wrthwynebiad; anfonodd pregetbwr 



cs 


CDGORN SF.IOR. 


ddeiseb, wedi ei llaw nodi ean oddeutu cleg a thrugain n'i bubl 
at yr ynadon, yn deisyf rhwystro taeniad Mormoniaeth yn y 
taleithiau; ond y rhai hyny a ddywednsant, “ Pe byddai y 
Mormoniaid yn euog o ryw droseddiadau, y mae eu gelynion yn 
ddigon gwyliadwrus i’w dadguddio, ac i’w llusgo ger bron yr 
heddgeidwaid lleol.” Ac yn absenoldeb eyhuddiad o gatnym- 
ddygiad i’w herbyn, dyryswyd amcanion y Parchedig erlidiwr 
a’i blaid. 

Denmariî, sydd yn wlad lled helaeth ei rliyddid crefyddol, fel 
ci gclwir; a llwyddiant sy’n dilyn ymdrechiadau y Saint o’i 
mewn. Ccir yno rai dynion ffol yn easglu at ddrysau y Ue- 
oedd addoli, gan gadw sŵn ; eithr efTaith hyny ydyw casglu 
pobl i ymholi pa beth yw yr achos o’r cythrwfl. i wybod am y 
Saint a’u Ile addoli, i wrandaw arnynt yn pregethu, ae i gym- 
meryd en bedyddio. 

Yn Norway, nid oes namyn dirwy a charchar am ddarllen 
y Bibl, am ddysgu unrhyw grefydd wahanol oddiwrth eiddo y 
wlad, ac am ond enwi y gair “ Monnoniaeth.” 

Yn Swedes, mae’r gwaith yu llwyddo er gwaethaf pob 
gwrthwynebiad o eiddo awdurdodau y wlad. Gwedi symud y 
cennadon, a’n hanfon i Copenhagen, Uwyddiant sy’n dilyn 
liy fforddiadau y Saint. Rhwystrir i’r Henuriaid deithio ar hyd y 
wlad, a chyfyngir rhai o honynt yn y dref o dan lygaid chwilgar 
yr heddgeidwaid ; a phe eu dalid yn dysgu y bobl, dirwyid hwy 
i 25 dolar, am bob tro yr addysgent, neu ynte, bwrid hwy i gar- 
char chwe’ diwrnod ar ugain ar fara a dwfr, a gwnaed hyn â rhai ; 
ac ystyrir wyth niwrnod ar ugain felly, yn gyfartal i farwolaeth- 
Ymfudodd (i”8 o’r Saint o Sweden, y tymmor hwn. Yn yr 
Idal, er manwl wyliadwriaeth yr heddgeidwaid, pregethir yr 
Sfengyl dragwyddol ar greigiau yr Aìps i’r Wahlensiaid, y rhai 
a ymddangosant yn gyfran o dy Israel ; ac aeth nifer o honynt 
tua Seion. 

Ynysoedd Sandwich — Mae yraa lawer o Saint, a Uawer yn 
eael ea bedyddio; yn mhlith y rhai a fedyddiwyd ar un ynys, y 
mae Ynad, ac un Penaeth: a bedyddiodd yr ynad bedwar ar 
bymtheg ar ugain, yn fuan wedi ei ordeinioyn Henuriadi eithr 
mewn rhai lleoedd yno, erlidir y Saint gan offeiriaid crefydd y 
wlad, o herwydd iachau Uiaws o gleifion trwy arddodiad dwy- 
law Henuriaid Crefydd Crist. Cynnyddodd nifer y Saint, yn yr 



I7DG0RN SEION. 


tT 


ynysoedd liyn, i ychwanegiad o agos i fil o aelodau, rhwng Ebrill 
fi, a Gorphenaf 26. Lladdwyd tros ddwy fil o bobl gan y freeli 
wen; ond y Saint a iacheid gan Dduw trwy weddiau. Dir- 
wywyd ynad heddwcb i 12 dolar, o herwydd iddo gefnogi rhai> 
i guro Henuriaid tra y gweinyddent i ddyn clâf. Mae Llyfr 
Mormon yn barod i’r wasg yn iaith üau-aüan; ac y mae yno- 
argraflfwyr genedigol yn perthyn i’r eglwys. Gwrandan er y 
tibrwd o’r wlad a fynom, y mae “ swn tyrfa yu dyfod.” 


DEGYMIAD. 

(Allan n’r Star. Rasfrr 24 1853. 

Mae cvfraith y Degymiad yn rhwymedig ar yr holl Saint, a- 
hyn sydd wyhodus íddynt yn gyffredin. Sylwyd ar y testun 
hwu 'ei fod yn cyfansoddi un o’r dyledswyddau pwysicaf a 
berthyn i Saint y Dyddiau Diweddaf trwy yr holl fyd; yn 
Nadguddiadau Duw i .Joseph Smith, yn Epistolau y Brif Lvw- 
ddiaeth at ỳ Saint gwasgaredig ar led, ac yn hytforddiadau yr 
Henuriaid i’r bobl. 

Yr amser addas i dalu eu Degymiad gan y rhai hyny a gof- 
leidiant yr efengyl, ac a hawliant ei bendithion, yw pan y 
deuant gyntaf i’r Églwys; a phan na ehydsynir â’r ddyled- 
swydd hon, nid yw cyfraith Duw ýn cael ei hanhydeddu yn 
ddyladwy. Mae’r Brif Lywyddiaeth, yn eu chweched Epistol 
Cyffredinol, yn priodoli yr'anhawsdra a aawsant wrth ddwyn yn 
mlaen leshâd cyhoeddus yr Eglwys, i esgeulusdod y brodyr, 
gartref ac oddicartref, i dalu eu Degymiad. 

Yr ydym yn dymuno dwyn y testun hwn, gerbron y Saintar 
hyn o bryd, ac yn neillduol y rhai na chyflawnasant hyd yma 
eu dyledswydd mewn perthynas i hyn. Mae yna lawer a chan- 
ddynt eiddo, ac yn aros, os ydynt yn teimlo y lles o ddwyn yn 
mlaen waith yr Arglwydd, y gelwir yn uchel arnynt i gyflawni 
y ddyledsydd hon gyda’u holl galonau. Yr ydym yn dymuno 
derbyu ychydig filotdd o bunnau yn Ddegwm, oddiwrth ein 
brodyr goludog yn uniongyrchol, fel y cynnorthwyom yr ym- 
fudiad gydag ef y gauaf hwn. Gwnaeth y Brif Lywyddiaeth yn 
Seion drefniadau i ni ddefnyddio y Degymiad a dderbyniasom 
y flwyddyn hon oddiwrtli y brodyr, at cfiwyddo yr ymfudiad, 
fel y gellir cyfeirio llafur y rhai hyny a gynnorthwyir ganddo i 
adeiladu y Deml, a’r gweithfeydd cyhoeddus ereill, wedi eu 
mynediad i’r Dyffryn. Llafur dytiion daionus a ffyddlon sydd 
yn ofynol at adeiladu i fyny Seion a’i Uesoldeb cyhoeddus, a 
thrwy y caUineb hwn gellir troi y Degymiad a delir yma i lafur 
trwy anfon adref y Saint ffyddlon, y rhai sydd yn aros yn. 



Í8 UDGORN SEION. 

■awytíilus am gael gweithio tros lwyddiant Seion. Degymiad 
eiddo y rhai hyny y sydd ganddynt foddion digouol at ymfudo 
ar ol ei dalu, yw yr hyn y gelwir genym am dano, yn an- 
nibynol o gyfraniadau a wnaed at Offrwm Trysorfay Deml; ac 
yr ydym yn dymuno am i’r lioll fath frodyr, a’r LlywyddioD, 
dyledswydd y rhai yw cynghori a dwyn y mesurau hyn yn 
mlaen, adrodd i ni mor fuan ag y byddo modd ynghylch yr 
hyn a allwn ni ymddibynu ar ei dderbyn, cyn neu yn fuan wedi 
dibenu y tymmor ymfudol, fel y byddo i ni estyn ein gweith- 
rediadau \'n gyferbyniol. 

Dichon na pharheir y fraint o gasglu y Saint gydag arian 
Degymiad, pan y delo rhoddiad arian yn ofynol at orphen y 
gweithfeydd &c., yr hyn yn fuan a fydd yr achos;#a daw 
dcfnyddiau ercill yn anghenrheidiol yn ile llafur; gan hyny yr 
ydym yn ymddiried y caifif pob ymdrech clodadwy ei wneyd y 
gauaf hwn gan y brodyr at dalu Degymiadeu heiddo yn llawn, 
fel y byddo iddynt deimlo eu hunain wedi caei gollyngdod, 
mewn pertliynas i hyn, ger bron Duw a cher bron eu brodyr. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Llongddrylliad. — Hwyliodd y llong SirJohn Tayleur, 2200, 
íunelli, o Liverpool, gyda 670, o bobl ar ei bwrdd, rhwng mor- 
wyr, gan feddwl cloddio am aur, yn Australia : ond dydd Llun 
diweddaf cododd gryn wynt, a’r llong a aeth ar greigiau ger 
Lamb's Isìand, arfordir Dublin Iwerddon, a drylliwyd hi yno. 
Tybir i 420 foddi, ac achubwyd 250. 

Yr “ Arweinydd i Seion.” — Mae y rhan gyntaf o hono 
wedi dyfod o’r wasg, cynnifer ag a ddymuna yr ymfudwyr 
eleni, a drwg genym ddweyd i ni fethu dyfod ag ycliwaneg o 
hono. Wrth y rhai a arosant ar oi, dywedwn, byddwch amyn- 
eddgar, a daw allan yn ei bryd i ehwi. 

Taliadau o Ion. 21 HYD Ion. 28.— Dwyr. Morganwg, £1 153. 

gLÿ'- Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i Capt. D. Jones, 14, Castìe Street, Merthi/r-Tydftl. 


CYNNWYSIAD. 


Bammes y Bonertrtwr a’i Fab 53 

Cofnodion Cymmanfa Gylìredmol, &c 55 

Coiysyddiaetb 

Nrwyddion Eulwysig Caitelol.o 64 

A'ewyddmn Eglwysig Tramor 65 

Dtgymiad 67 

Amry wiaelhau, &c 


MERTHYR-TY DFIL : 


ÜU. ii WiDA CinbOSiDWYD CAŴ O J 14 C i STl E ST R K1T- 



UDGORN SEION, 

N EU 

^frat ji <#autt. 


Rhif. 5.] CHWEFEOR 4, 1854. [Cyf. VH. 


Y DUW A ADDOLIR !— PWY YW? 

Y pwysiürwydd o iawn ddeall yr athrawiaeth a gyhoeddir*yn 
y Millennial Star, eyf. xv, rhif. 48, a’n cymhell i wneyd y 
sylwadau canlyuol, yn ychwanegol at y llawer a gyhoeddwyd 
eisoes yn yr Udgorn, o waith 0. Pratt, ynghyd â Uawer o 
fanau ereill, ar wrthdclrych ein addoliad. 

Yn ol a ddarllenwn ni, cyd-dystia holl ddadguddiadau yr 
oruchwyliacth ddiweddaf hon, a’r oll a ddarllenwn yn ysgryth- 
yrau yr Hen a’r Newydd Destamentau, mai Duw yw yr urig 
wir a theilwng wrthddrych addoliad pob creadur, yn y nefoedd 
ac ar y ddaear; a chadarnheir hyn yn yr athrawiaeth gyfeir- 
iedig uchod gan Brigham Young. Hyd yn hyn, ynte, nid oes 
wahaniaeth ynghylch pwy yw gwrthddrych eu haddoliad, 
rhwng Saint a sectariaid o bob math, rmvy nag y sydd rhyng- 
ddynt hwythau â’r Pabyddion, y Mahometaniaid, a’r Paganiaid 
oll ar a welsom. Cyfaddefant oll mai Duw a geisiant ei addoli. 
Eithr ynghylch pwy neu fathyw Duw, ceir llawer o wahanol 
dybiau, pa rai a ymddangosant yn groes i’w gilydd. Creda y 
mwyrif o’r Protestaniaid, fel y dywed yr Athenesian creed, nad 
oes i Dduw “ gorff, rhar.au na nwydau.” Eithr haera y Saint 
y bod Duw, ìe, “ Duwiaulawer,” ac i bob un o honynt ei “ goríf, 
a rhanau o gorff,” a “nwydau” hefyd. O herwydd y gredin- 
iaeth hon, cyhuddir y Saint o fod yn addoli person neu berson- 
au, a’u bod yn diraddio Duw i “ fod ar lun dyn llygredig 
gelwir hyn yn “gabledd,” er mai dyfyniad ysgrythyrol yw; * 
5 [fris 1 g. 



70 


ÜDGORN SEION. 


haerir ein bod yn gwadu holl bresenoldeb, liollwybodaeth, ac 
hollalluogrwydd Duw, &c. Eithr ymdreehwn brofi mai cam- 
gyhuddiadau hollol ddisail yw yr oll o’r uchod. serch y byddwn 
wrth wneyd iiyny, yn profi yn gelwyddog lawer o gymmeriad- 
au a theitlau, a honant gryn anffaeledigrwydd am eu gwirion- 
edd ; megys, “ Offeiriaid,” “ Parchedigion,’ 1 “ Golygyddion,” ac 
“ Awduron.” 

Tn y lle cyntaf, haerwn ein bod ni yn credu ac yn addoli un 
Duw, a dim ond un, a bod hwnw yn hollbresennol. yn hollwyb- 
odol, “ yr unig wir a’r bywiol Dduw,” yr hwn oedd er pob tra- 
gywyddoldeb, ac a fydd hyd byth bythoedd, yn ddiddechreu ac 
yn ddiddiwedd, yn anghyfnewidiol ynddo ei hunan, creawdwr 
a ehynnaliwr pawb a phob peth ; y Duw anweledig sydd yn 
llanw pob man a hyny bob amser. Dyma y fath Dduw a add- 
ola y Saint ! 

Yn y Ue nesaf, credwn fod Duwiau lawer, ac Arglwyddi 
lawer, fel y dywed Paul, a chredwn yr oll o honynt, pe hyd y 
nod yn ddirif, yn bersonau a sylweddau, fod Iesu Grist yn un o 
honynt, ac fod yn anhebgorol er bod yn Dduw, gael eorff an- 
llygredig, “fel ei gorff gogoneddus ef;” nid yn unig corff 
ysbrydol, ond hefyd “eorff nefol,” sef corff o gnawd ac esgyrn, 
fel y corff hwnw a adgyfododd o’r bedd, a deimlwyd gan ei 
ddyscyblion, a gerddodd i ben Mynydd yr Olewydd, ac a wel- 
wyd yn esgyn i’r nef mewn cwmwl. Credwn mai yr un corff 
fydd ganddo pan y dychwela, ac y senga yr un traed anfarwol 
etto ar ben yr un mynydd, eanys dywed Zach. xiv, yr adna- 
byddir ef wrth y gweliau. neu ôl yr hoelion yn ei draed a’i 
ddwylaw. Os cyfaddefir Iesu Grist yn Dduw, ac y bod ganddo 
ef gorff, dyna gyfaddef personoliaeth neu gorffolaeth un Duw, 
ac heb ymhelaethu am ereill, caniateir y gall ereill feddu cyrff 
cyffelyb a bod yn Dduwíau, o herwydd y ffaith yna. Gallwn 
ni nid yn unig gredu personolíaeth llawer o Dduwiau, ac addoli 
“ Yr ntíiG wir Dduw;” ond credwn hefyd yr anmhosiblrwydd 
sydd i’r un o’r personau hyny serch bod yn Dduwiau, fod 
mewn ychwaneg nag un man ar yr un pryd; na ddichon i 
ddau o honynt fod yn yr un man ar unwaith, neu ar yr un am- 
ser ; eithr fod yn rhaid i bob un, bob amser, gael lle i’w berson 
mewn gwasder ; ac etto addolwn Dduw ag y sydd yn llanw pob 
man a phob amser. Ac i ni nid ymddengys dim yn wrthdar- 



CDGORN SEION. 


71 ' 


awiadol i’w gilydd, yn yr oll a gredwn ar y pen hwn ychwaith; 
maeyroll yn ysgrythyrol. l)y wedir “ Duw, cariad y w dy- 
wedir hefyd mai “ gwirionedd yw Duw;” etto nid dau Dduw. 
Yn mhellach dywedir mai “ goleuni y w Duw,” nid y trydydd 
Duw yw hwna, ond un Duw, a hyny o herwydd y gelwir y cyf- 
lawnder o briodoliaetliau y Duwdod, megys goleuni, cariad, 
gwybodaeth, cyfiawnder, &c., yn Dduw. Y Duw hwn a addol- 
wn, am y Duw hwn dealler i ni fod yn cyfeirio, pan yn sôn am 
“ hollbresennol Dduw.” Yn yr ystyr hyn, ynte, gelîir credu y 
bodholl gredo y Saint am Dduw yn gysson, tra ereill a gam- 
ddeaüant yr ysgrythyr “ Unig wir Dduw,” “ Myfi wyf wir 
Dduw, aç nid oes Dduw arall ond myfi.” a’r cyffelyb i wadu 
personoliaeth' Duwiau, fel y gellir cyfaddef iddo hollbresennoldeb 
yr hyn sydd anmhosibl i bersonoliaeth. Ond hawdd y gallwn 
ni ddirnad y posiblrwydd i’r holl briodoliaethau hyn breswylio 
mewn amryw bersonau, ac y gwnai y “ Duwdod” hyn hwy yn 
Dduwiau o ran eu personau, o herwydd eu bod yn breswylfa i 
Dduw ; er hyny, nid y personau a addolir, ond y perffeithderau 
ag y sydd yn eu gwneyd hwy yn Dduwiau. Pe caniateid y 
posiblrwydd o fod “Duw Dad,” yn amddifad o gariad, neu o 
gyfiawnder, yna ni fyddai yn wrthddryeh teilwng i’w addoli: 
eithr o herwydd ei fod yn berffaith yn mhob peth, yna “ ni 
wna gam â gwr yn ei fatter,” ac y mae yn drugarog a gras- 
lawn ; ac yn “ ìlaion gras a gwirionedd.” Nid y w fod un per- 
son yn meddu y perffeithrwydd hwn, yn rhwystro i arall 
feddu eyflawnder o’r unrhyw briodoliaethau ynddo yntau, mwy 
nag y mae fod y naill yn gweled goleuni yr haul yn lleihau y 
goleuni a wela arall ; neu i fod mwynhad y naill ddyn oun- 
rhyw wirionedd yn rhwystr i arall, îe, ereill lawer i fwynhau 
yr unrhyw wirionedd. Os gall dau berson daearol ar yr un 
pryd feddu yr un gwirionedd, goleuni, gwybodaeth, a chariad, 
a’u gilydd, a’r naill heb wrthweithio i’r llall eu cael ; ac os 
gallant felly oll gynnyddu yn mhob un, paham ar nad all yr 
holl briodoliaetliau liyn, yn y cyflawnder o honynt, breswylio 
mewn ychwaneg nag mewn un person nefol ar yr un pryd ? Os 
felly, gan mai y cyflawnder hwn yw Duw, dyna “ Dduwiau 
lawer.” Megys nad yw gwirionedd yn amryw, o herwydd ei 
fod mewn amryw demlau, ond yn ün gwirionedd, pe preswyliai 
mewn miliynau o fanau ; felly Duw un yw, er ei fod yn mhob 



UDGORN SEION. 


72 

peth, trwy bobpeth, a chyn pob petli; ac er maí yndJo ef y 
mae pob peth yn bodoli. Gelwir y person yn Dduw, nid o her- 
wydd ei sylwedd, ei lun na’i faintioli, ond o herwydd perífeith- 
rwydd y sylwedd hwnw. Y person yw y babell, a Owirionedd 
y w y Duw a breswylia y babell hono. Yr un mor liawdd ag y 
ogelliramgyfifredy gall gwirionedd fod yn meddiant miliynau o 
bobl ar yr un pryd, y geilir amgyffred y posiblrwydd i’r oyüawn- 
der o bob gwirionedd breswylio mewn miliynau o bersonau per- 
fFaith, ac etto fod ond nn gwirionedd. Gan y dichon gwirionedd 
fod yn hollbresennol, yna y mae Duw yr hwn sydd wirionedd 
yn holl bresennol. Gan y dichon un person perfifiiith wybod 
pob petli, yna gall arall fod yn hollwybodol, pan yn gwybod yr 
un pob peth;” ac felly y gall personau dirif wybod yr “un 
pethau,” heb leihau gwybodaeth eu gilydd, ac felly mor bell o 
fod amryw bersonau yn meddu y cyflawnder o Dduwdod yn 
gwneyd mwy nag un Duw; — hollol; groes yw’r ffaith: canys 
gan mai un yw gwirionedd, nad oes fwy nag un goleuni, un 
cariad perffaith, un cyfiawnder. &c., yna nid oes ond un Duw. 
Am fod y Duw hwn yn preswylio mewn amryw demlau llef- 
ara wrthym fel pe bai amryw Dduwiau; gwir hyn gyda 
golwg ar amrywiaeth ei drigfanau, neu demlau, neu bersonau 
ag y preswyliaynddynt; eithr ni ddichon fod mewn un ystyr 
arall. Lle bynag y eeir cyflawnder o’r priodoliathau hyn yn 
bodoli mewn person, dyna Dduw ; ac er fod miliynau o honynt, 
etto y maeut oll yn ogyfuwch mewn gailu a’u gilydd, nid 
oblegid eu bod rhyngddynt oll yn hollalluog, ond y bod pob un o 
honynt yn hollalluog. Maent yn ogyfuwch mewn gwybodaeth, 
nid am eu bod rhyngddynt oll yn gwybod pob peth, ond o 
herwydd fodjoofr im yn gwybod pob peth a wyr y llall a’r oll, a 
phob peth a ellir ei wybod. Gan hyny etto, meddwn, un 
Duw ydynt oll, o herwydd mai un yw yr holl briodoliaeth- 
au hyn. ( l'w borhau.) 


LLYTHYR AT Y GOLYGYDD. 

Pjjle, Ionawr 26, 1 854. 

Anwyl Frawd Jones, — Crefaf eich caniatâd i osod y llinellau 
canlynol mewn rhyw gongl o’ch Udgorn soniarus, gan obeithio 



UDGORN SEION. 


73 

y bydd yn fendith i’r gonest eu calonau yn mhlitli y Bedydd- 
wyr; a’r aclios i mi gyfeirio atynt hwy ydyw i mi gref- 
ydda gyda liwynt, am yn agos i wytii mlynedd, gan ym- 
drechu ymdrech deg am y bendithion sydd addawedig yn y 
Testament Newydd, ond y cyfan yn ofer ; ac felly y mae gyda 
yr oll a adwaen i o honynt. 

Wedi i mi broffesu am yr amser crybwylledig, clywais Saint 
y Dyddian Diweddaf yn pregetliu, ac yn addaw y derbyniwn 
dystiolaeth o’m cymmeradwyaeth gyda Duw, os ufyddhawn i 
orchymynion Iesu Grist. Gwnaethym felly gyda y dyben o gael 
prawf ai gwir eu hawddewid ; ac yn awr. yr wyf yn diolch i’r 
Arglwydd am y fraint a gefais. 

Beliach, ymdrechaf ddangos i'm hen frodyr a’m chwiorydd, 
a phawb, y gw'ahaniaeth sydd rhwng crefydd y Bedyddwyr 
ag eiddo Saint y Dyddiau Diweddaf. — Pan gyda y Bedyddwyr, 
yr oeddwn yn ofni nad oedd neb o honom yn iawn gredu yn Iesu 
Grist, fel y dylasem; ond gyda y Saint, yr ydym yn gwybod, 
o herwydd i ni dderbyn yr addewidion yn ol ei air. Pan gyda 
y Bedyddwyr, yr oeddem yn gotidio rhag ofn ein bod heb 
edifarhau am ein pechodau, a hyny am nad oedd genym un 
prawf o’n cymmeradwyaeth ger bron Duw; ond gyda y 5aint, 
gwyddom liynny a gallw-n ddywpdyd Abba. Dad. Pan gyda y 
Bedyddwyr, trwmlwythog oeddym j'n barhaus, am fod ein 
pechodau yn aros heb nn gair o gysur gan neb, o’r Gweinidog 
liyd i’r aelod gwanaf yn y frawdoliaeth; angeu, y bedd, a’r 
farn a gyhoeddid o hyd, yn ddychryn ac yn arswyd i bawb ; 
ond gyda y Saint, gwyddom fod ein pechodan wedi eu maddeu, 
a hyny trw'y i ni ufyddhau i’r ordinhâd o fedydd ermaddeuant, 
yn cael ei gweinyddu gan was i Dduw, a’r offeiriadaeth sant- 
aidd yn ei feddiant Pan gyda y Bedyddwyr, yr oeddem yn 
dymuno am yr Ysbryd Glân ; ond gyda y Saint, gw-yddom ein 
bod wedi ei dderbyn, yn ei wahanol ddoniau, trwy arddodiad 
dwylaw' Henuriaid Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Di- 
weddaf. Pan gyda y Bedyddwyr, credem mai y Bibl yw yr 
Efengyl; ond gyda y Saint, gwyddom nad yw yr “ Efengyl 
mewn gair yn unig, eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr Ysbryd 
Glân, ac raewn sicrwydd mawr.'’ Gyda y Bedyddwyr yr oedd- 
ym yn meddwl ac yn gobeithio y bod genym grefydd yn ein 
meddiant, gan ofni nad oedd genym ddim ; ond gyda y Saint, 



Î4 ÜDGORN SEIOW. 

gwyddom ein bod wedi cael gafael ar drysor y trysorau, ar y perl 
aomhrisiadwy, ac ar y trysor mewn llestri pridd, yr hwn sydd 
yn dwyn bywyd ac anllygredigaeth i oleuni, yn ein hoes a’n 
dydd ni. Pan gyda y Bedyddwyr, yr oeddem yn credu mai 
anfon dynion i’r ysgolion a’r colegau oedd ofynol i’r dyhen o 
gael pregethwyr; ond gyda y Saint, gwyddom nad yw neb i 
gymmeryd yr anrhydedd hwn iddo ei hun, heb ei alw gan 
Dduw, megys Aaron. Pan gyda y Bedyddwyr, ac yn gweddio 
am Iwyddiant yr Efengyl, dywedem “ O Arglwydd gwawrio 
a wnelo y boreu, pan y byddo i’r angel ehedeg ynghanol y nef, 
a’r Efengyl dragywyddol ganddo, i Efengylu i’r rhai sydd vn 
trigo ar y ddaear;” ond gyda y Saint, gwyddom fod yr angel 
hwnw wedi ehedeg ac efengylu i Joseph Smith, ar Gyfandir 
America: a gallaf finnau dystio y caiff pob dyn wybodaeth o’r 
pctliau uchod iddo ei hun, os bydd iddo wneyd fel y gwnaethym 
i fy hunan ; a gallaf dystio hefyd, y bod dynion yn awr, yn 
mhlith cenedl y Cymry, ac awdurdod ganddynt o’r uef i wein- 
yddu ordinhadau yr efengyl: — sef pregethwyr Saint y Ddddiau 
Diweddaf. Yr wyf fi yn un o’r Saint, er ys yn agos i saith mlyn- 
edd ; ond yn lle teimlo yn flin i mi fyned atynt, blin ydwyf na 
buaswn yn myned atynt yn gynt, fel y buasai i mì felly gael y 
fraint, o wneyd mwy tros Ddnw a’i Eglwys. Llawer o bethau 
yn yehwaneg a allwn eu dywedyd, eithr pallai amser i mi 
fynegi am yr holl fendithion a dderbyniais er pen ddaeth- 
ym i'r eglwys hon; a dymunaf ar i bawb beidio a churo 
yr awyr mwy, ond dyfod i’r fan y mae goleuui gwybodaeth 
i’w gaeL 

Yr eiddoch &c., 

John Bowen. 


COFNODION CYMMANFA GYFFREDINOL 

Eylwys lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf a gynnaliuyd yn 
y Tabei nucl, Dinas y Llyn Halen Fawr , gan ddechreu Hydref 6, 
1853, am 10 o'r gloch yn y boreu. Y Llywydd Biugham 
Young yn Ihjwyddu. 

[Parhad o diui. 41 ] 

Pan alwyd am y pleidlais, cytunwyd yn unfrydol i gynnal y 
Brif Lywyddiaeth, ynghyd ag holl Gorwmau yr Eglwys; ae 



ÜDGORN SEION. 


75 


«tholwyd John Young, o Ddinas y Llyn Halen Fawr, Eno» 
Curtis o Hobble Creek, Samuel Alger o Ddinas y Llyn Halen 
Fawr, James Lake o Ogden, William Cazier o Nephi, Elisha 
H. Groves o Cedar, ae Emer Harris o Provo, oll i fod yn Batri- 
arcliiaid yn Eglwys Crist. Darllenwyd enwau pedwar ar bym- 
theg ar liugain i ffurflo sefydliad ar lanau yr afon Green, a 
phleidleisiwyd iddynt gyflawni y genadwri hono; a darllen- 
wyd wyth a phedwar ugain o enwau y rhai a neillduwyd i 
fyned ar amrywiol genadiaethau, o dan gyfarwyddyd yr Hen- 
uriad Par'.ey P. Pratt. 

Yr Ilenuriad John Taylor a eglurodd fod Mormoniaeth yn 
cynnwys pob peth da, yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw. Yr 
ydym yn dechreu canfod allan ein bod yn ddaearol, o’r ddaear y 
daethom, mae ein teimladau yn glynu wrthi, ni a ddychwelwn 
i’r ddaear pan y byddom feirw, a phan y deuwn allan yn yr 
adgyfodiad, bydd hyny megys bodau anfarwol i breswylio ar 
ddaear nefol ; hi a gaiflf ei hadnewyddu, ac felly y caiff y bobl 
a breswyliant arni. Y mae yn ddymuniad naturiol i ni fedd- 
iannu y ddaear, ac am hyn dodwyd miloedd o bersonau yn isel, 
mewn trefn i ennill mcddiant,o honi, ond yr Iachawdwr a add- 
awodd mai y rhai addfwyn a’i hetifeddant. 

Os nad yw Duw yn anrhegu benditliion ar ddynion, eu dys- 
gwyliadau ydynt ofer; ac oferedd yw yr anrhydedd a gai» 
dynion ei gasglu iddynt eu hunain. A oes yna unrhyw berson 
a all nodi allan i mi yn mha le neu yn mha fan y cyfarfuasant 
erioed gyda dosparth o bersonau a fedrent draethu egwyddor- 
ion cyntaf yr Efengyl, er iddynt eu darllen yn y Beibl? Dim 
un, hyd nes i’r henuriaid eu mynegi iddynt. 

Yr Offeiriadaeth ydyw yr unig reolaeth gyfreithlawn ar y 
ddaear, a’r holl genedloedd a gânt etto ymddarostwng iddi, 
oblegid y mae ideyrnas Dduw gael ei hestyn dros yr oll ohoni; 
nid trwy gleddyf, neu dywallt gwaed, eithr gyda doethineb, 
gwybodaeth, egwyddorion y gwirionedd, y dadguddiadau o'r 
bydoedd tragywyddol, a gallu yr offeiriadaeth. 

Dyma lle mae pen ffynnonell dealltwriaeth, a’r personau a 
wyddant y modd i hyfforddi cenedlaetli, neu deyrnas er eu Ues. 
Yn awr mae y drws yn agored fel y gallo rhai o’r cenedlaethau 
gael eu llesoli a’u cyfarwyddo, a phan y cawn fyned trwy y 
gwaith o anrhegu cymmwynasau i drigolion y ddaear, ni a 



76 DDGORM SEION. 

gawn fyned i gysgu at ddechreu ar ddyledswyddau eangach e; 
lawer, a chawn arglwyddiaeth fwy pan yr adnewyddir y 
ddaear. 

Llawer o bersonau sydd nad ydynt foddlon gyda’r sefyllfa y 
maent ynddi, ac yn dymuno cael bod ry wbeth yn uwch : gadawer- 
i mi eich hyshysu, y mae offeiriad neu athraw ag y sydd yr. 
mawrhau ei alwad, yn llawer gweil nag apostol nad yw yn 
ei mawrhau, &c., &c. 

Y Llywydd Young, ar ddiwedd y Gymmanfa a lefarodd, yn 
mhlith addysgiadau ereill, a ganlyn : — 

Bwyllysiwyf i Saint y Dyddiau Diweddaf wrandaw ar y 
cynghor a dderbyniasant o amser i amser, ac yn neilldaol ar y 
cynghor a roddaf yn awr i holl Saint y Dyddiau Diweddaf yn y 
tý hwn, yn nyffrynoedd y mynyddoedd, ac i’r oll ag ydynt yn 
wasgaredigyn mhlith cenedloedd y ddaearjyr wyf yn gofyn un 
peth oddiar eich dwylaw, a hyny ydyw, i fyw eich crefydd 
dydd wrth ddydd. 

Y grefydd a broffeswn ydyw crefydd yr Arglwydd Iesu 
Grist; crefyddo ddadguddiad, gweinidogaeth angylion, a gallu 
Duw ar y bobl, trwy ordinhadau Duw. Py ngliynghor i’r holl 
Saint ydyw, i rrw ed crefydd. ' Os gwnant, byddant fyw yn 
wyliadwrus, yn Uawn gweddi, ac yn ostyngedig ; a bydd i’w 
calonau gael eu cyflenwi gyda thosturi y naill un tuag at y Ilall.. 
a hwy a geisiant wneyd daioni trwy holl ddyddiau eu bywyd- 
au; aphan y byddo i ddrwg gael ei gyflwyno iddynt, hwy a 
ochelant y drwg hwnw, ac a lynant wrth yr hyn sydd yn un-. 
iawn gerbron yr Arglwydd ; os amgen hwy a ddygant warth 
arnynt eu hunain, a dianrhydeddant eu crefydd. Hyn 
ydyw fy nghynghor i’r holl Saint ; ac yr wyf yn ewyllysio i 
chwi ei gludo o’r Gymmanfa hon i’ch cymmydogion, a’i was- 
garu ar led trwy holl Eglwysi y Saint, ar wyneb yr holll 
ddaear. Byddwch fyw y grefydd a eroffeswch. 

Nid wyf yn gweled anglien myned trwy ffurf neillduol, neu, 
ddefod, wrtli ddwyn y Gymmanfa hon i derfyniad ; a dywedaf,. 
gohirir y Gymmanfa hon hyd y lOfed dydd yn Ebrill, 1854. 

Bendithiwyd gan y Llywydd Young. 

Thos. Bdlloch, Ysgrifemjdd y Gymmarfa. 

Cyf. Roby.n - Ddd. 



UDGORN BEION. 


UDGOEN SEION, 

N E« 

£©crttt v Saint. 


DYDD SADWRN, CHWEFROR 4, 1854. 

Yr Ymfüdiad Pressemol. — CalonogotM Iesu Grist ei ddys- 
cyblon, pan yn bruddion oblegid ei fod yn eu gadaei, gan ddy- 
wedyd mai buddiol iddynt hwy oedd ei fyned ef ymaith, am 
uad allai roddi iddynt ei bresennoideb personol mewn mwy nag 
un lle, ar yr unrhyw enyd ; hefyd, am yr anfonai ef y Dydd- 
anydd atynt, wedi ei esgyniad, a bod gyda hwynt felly, llo 
bynag yr ymgynnullai ond dau neu dri yn ei enw ; ac am y 
parotoai efe le iddynt hwy, ar ol ei fyned at y Tad. 

Anwyl Saint, buddiol i chwithau ydyw' i’cli cyfeillion, eich 
perthynasau, eich brodyr, a’ch chwûorydd fyned tua Seion, am 
y parotoant le i chwi; ac am y bydd yn eu gallu i gyfranu 
mwy yno, nag yma, o’u heiddo at gludo y rhai tlodion o lionoch 
attynt i’r vrlad Ile yr aeth eich bryd iddi er ys llawer o amser 
cyn hyn. Na thristaer ehwi yn herwydd colli cymdeithas eich 
anwylion tros dro, a chwi yn gwybod ddarfod i’r Iesu ddy- 
wedyd gwirionedd wrth ei ddyscyblion; canys y mae y Dydd- 
anydd gyda ni yn Nghymru, megys a chyda y Saint ereill, yn 
mhob man, o amgylch ogylch byd o ddynion. 

Naymollynged eich meddyliau i drallod. wrth fyfyrioam y ty- 
wydd a’r tymhestloedd a ddichon gyfarfod. ncuaddichon beidio 
cyfarfod y Saint sydd yn ymfudo eleni. Gwr boneddig, wrth 
weled ei ferch ieuangc yn gwenu, ac yntau yn curo yr awyr 
gyda chleddyf, yn yr un ystafell a hi, a ofynodd ai nad oedd arn i 
ofn: — hithau a’i hatebodd nad oedd, gan ychwanegu, “Ond yn 
llaw fy nhad mae y cleddyf !’’ Cofiw'ch, Saint, fod yr hoil elfennu 
tan reolaeth Uaw eich Tad chwi : nid oes megys Duw y Saint, 
yr hwn sydd yn raarchogaeth y nefoedd yn gymhorth i chwi, 
a’r wybrenau yn ei fawredd: eich noddfa yw Duw tragyw- 
yddol, ac oddi tanodd y mae y breichiau tragywyddol. 

Casgliadau arianol y sectariaid sydd gan amlaf, i dalu cyf- 
logau eupregethwyr: eithreieh cyfraniadau cliwi awneir cr lles 



ÜDGORN SEION. 


78 

«yffredinol yr holl eglwys, fel y caffo yr hen, yr amddifad, a’r 
methiedeg fyned i Seion, trwy gynnorthwy eich haelioni, a 
mwynhau yno gysuron y duwioldeb a fedd addewid o’r bywyd 
y sydd yr awrhon, ac o’r hwn a fydd. 


CYMMANFA MERTHYR. 

CRYNODEB o’K HYN A WSiED AC A DDYWEDWYÜ YN Y GYM- 
MANEA OCHOD. 

[Pdihad o dud. 19 ] 

Ar ol i’r Llywydd D. Jones annog y gwrandawyr i gadwyn eu 
cof y sylwadau a gynnygiwyd i’w hystyriaeth, gan y Llywydd. 
S. W. Ricliards, o Liyerpool. Pleidleisiwyd yr Henuriaid Wm. 
Joues, a John Jones, yn Gynghorwyr i’rLlywydd D. Jones; yr 
Henuriad William Sims, yn Ysgrifenydd; a’r Henuriad 
Robert Parry, yn Henuriad Teithiol, y Gynnadledd hon. Yna, 
galwyd ar i'r Ysgrifenydd adrodd nifer y swyddogion a’raelod- 
au a berthynant i’r Gynnadledd hon; a chafwyd eu bod yn 
1930, ac arwyddion amlwg y bod cynnydd mawr gerllaw. 

Y Lly wydd D. Joues, a annogodd y Saint i ymdrechu am gael 
bob un ei ddau o bersonau i’w bedyddio gyferbyn a’r Gymmanfa 
nesaf a gynnelir yn Merthyr. Cynghorai hwynt i fyw bob 
amser yn yr Ysbryd; nid dyfod i’r cyfarfodydd i chwilio am 
Ysbryd Duw, eithr dyfod i’r cyfryw a’r Ysbryd Glàn gyda 
liwynt ; ac. am i bob un ddyfod i bob oedfa yn gyfan, a’i galon 
gydag ef, fel y byddo pob cwrdd, a pliob calon saut yn y cwrdd, 
wedi eu lieuwi a chariad gwresog a tlianllyd yn mhlaid y gwir- 
ionedd, gan rodio yr un ffordd santaidd, yr hon sy’n arwain 
ufyddion yr Iesu i’r by wyd tragywyddol. 

Wedi eu cymhell i ddiwyd ymdrechu tros ëangu cylchrediad 
y Star, yr Udgorn, a’r llyfrau ereill ag ydynt yn pertliyn i’r 
Iíglwys; terfynwyd y cyfarfod boreuol, gyda bendithiad gan y 
Llywydd W. S. Phillips. 

Dechreuwyd y cyfarfod prydnaw nol am hanner awr gwedi 
Jau o’r gloch, trwy ganu, a gweddi gan yr Henuriad Tlioma» 
Giles, Tredegar. 

Y Llywydd D. Jones, a ddeisyfodd ar i’r Saiut ymdrechu 
byw yn unol a’u crefydd; i ni oll ymdrechu ystyried am yr hyn 



CDGORN SEION. 


79 


a faom, yn ein cyufodoldeb yn myd yr ysbrydoedd; am yr hyn 
ydym yn awr, megys plant i Dduw, trwy fabwysiad, yn gan- 
lynol i’r ufydd-dod a roddasom, ac a roddir genym i’r efengyl, 
yn ei hordinhadau, ac yn mha bethau bynag a orchymynodd 
Crist i ni eu cadw; ac am yr hyn a fyddwn, trwy ras Duw, 
ond i ni barhau yn fifyddlon, gan ymdreehu cyrhaedd i fod 
yn Dduwiau gogoneddus mewn gwynfyd tragywyddol. 

Y trysor goreu, yn fwy ei werth na’r oll o bethau daear i gyd 
yn un, ydyw y gwirionedd ; cyflawnder y gwirionedd yw yr 
hyn y dylem ymegnio yn ddiwyd a pharhaus am ei gael, o 
herwydd mai dyna yw y peth a’n gwna, trwy gynnyddu mewn 
daioni, yn dduwiau, yn Dduw debyg, am bytli bythoedd: gan 
hyny, y gwirionedd a ddylai fod prif wrthrycli ein hymchwil- 
iad, prií nod ein hymgais, a chyfoeth penaf ein dewisiad, a’i 
addoli hefyd, oblegid mai y gwirionedd, mewn pob anfeidrol ber- 
ífeithderau yu un, yw y gwir a’r by wiol Dduw. 

Carwn Dduw, am mai Duw y gwirionedd ydyw ef; a cliarwn 
ein gilydd.nid yn herwydd ein personau na’n meddiannau, eithr 
yn herwydd ein tebygolrwydd i Dduw, perchenogydd pob an- 
feidrol berfifeithrwydd y gwiriouedd. Hyderwyf i chwi ddyfod 
yma oll i’r dyben o wrando, cofio, myfyrio, ddeall, a gwneyd yr 
hyn a gais y gwirionedd genym. Yr ydym yn marehnadfa y 
gwirionedd, ac ond i ni farchnata yn gall, trwy ymgyrhaedd at 
y gwirionedd, a’i roddi tnewn grymus weitlirediad, nyni a awn 
oddi yma ar ein hennill. I’r dyben o ennill llesoldeb y gwir- 
ionedd, nyni a dçlỳlem ymlid ymaith bob malais, cenfigen, a 
chaledwch yn erbyn personau, a phob peth, gan roddi o honom 
bob lle i dderbyn y gwirionedd, yn ysbryd y gwirionedd; ac yr 
elom yn mlaeu, yn nerth y gwirionedd, o tfydd i tîydd, o ras i 
ras, o nerth i nerth, ac o lawenydd a gorfoledd, hyd i lawenydd 
a gorfoledd annherfynol; pryd y cawn, nid yn unig dderbyn 
llawenydd, ond myned yn mhellach bellach i mewn, yn, ac i 
orlawnderoedd y llawenydd di eithafoedd. 

Yr Henuriad James Linforth, o Liyerpool, a ddywedodd, Da 
yw genyf weled y Saint, yn Merthyr, unwaith yn ychwaneg; 
eithr cyfyugaf fy sylwadau i gylch bychan. Dylai yr Henur- 
iaid deimlo yn dra diolchgar am y goleuni sydd ynddynt, gan 
ymdrecbu dwyn y goleuni, mewn ysbryd cariad, at y rhai sydd 
hyd yn hyn mewn tywyllwch, a bod yn ofalus am beidio tynu 



80 


UDGOP.N SF.ION. 


tai y sectariaid ar eu penau hwynt, hyd nes dangos iddynt 
adeilad well eglwys Iesu Grist, o Saint. y Pyddiau Diweddaf. 
Dylynwn ein braint o alw ar Dduw am ei fendithion y rhai 
y gwyddom ein bod yn eu derbyn, yn y cyflawniad o’n dyled- 
swyddau; a pliwy sydd a chanddynt gan gryfed annogaethau 
i ddyfal barhau, mewn gweddi a ni? Canys yr ydym ni yn 
gwybod mai arleriad Dnw ydy w gwrando ac ateb ein gweddiau. 

Mae yr Eglwys yn amlwg gynnyddu mewn pob gras a 
dyledswydd; fel mai mawr yw prydferthwch doniau yr Ysbryd 
Glan yn ein plith, mewn ychwanegiadau o fendithion yn feu- 
nyddiol. Daethym i’r eglwys hon bedair blynedd-ar-ddeg yn ol; 
a’r cynnydd sydd eglur er gwell, bob blwyddyn yn olynol. 
Mae ein breintiau yu ll'iosogi mewn nifer a grymusderau. a 
llîosogant liefyd gyda chynnydd yn dragywyddol; gan hyny, 
gweddai y bod ein hymdrechiadau ninnau ar eu cynnydd yn 
wastadol am oleuni gwybodaeth, ac am ryddhau caethion tyw 
yllwch anwybodaeth trwy y byd cyfoll; gan brysur ymgyrhaedd 
at yr amser, y bydd gw'ybodaeth o’r Arglwydd yn llanw y 
ddaear, fel y töa y dyfroedd y môr. 

Y Llywydd D. Jones, a ddymunodd am i’r Saint oll ystyried 
yr anghenrheidrw'ydd sydd o undeb. gyda gwaith Duw; fod 
anghen, nid yn unig o undeb cariad at ein gilydd, ac undeb i gyd 
weitliredu yr hyn a weithredom, ond hefyd o ddeall mai unol- 
iaeth ydyw yr oll o waith Duw o’n liamgylch. ac ynom, a 
thrwyddom ni. Ystyriai yr apostol, fod rlioddi arian heibio, 
ar y dydd cyntaf o’r wythnos at wneyd daioni,yn betii mor 
anghenrheidiolâ rhyw ddyledswydd grefyddol arall. Rhyw eiriau 
arferol gan ddynion, er gwahaniaetliu rhwng y pethau y soniant 
am danynt ydyw tymmorol ac ysbrydol, anianol a moesol; gyda 
Duw nid oes pethau anianol a phethau moesol, nag iacliawd- 
wriaeth dymmorol ac iachawdwriaeth ysbrydol: canys un ydyw 
ei iachawdwriaeth ef ; ac felly. er y gwahanol enwau sydd ar y 
petliau a geisir gonym, y gweddai i ninnau ddwyn ein holl am- 
rywiol ddyledswyddau i undeb siriol mewn llawn gweithrediad. 
Gan liyny, na feier arnom am ddywedyd y dylem fod yn fy wiog 
o blaid cynuorthwyon arianol teyrnas Iesu Grist: eithr godd- 
efor i ni eich annog i bol> diwydrw'ydd at gefnogi y Gymdeithas 
Ymfudol Barhaus. Yn ein cj'ssylltiad a’r Gymdeithas hon, ni 
ddylai teimladau pcrsonol na lieol gael ein dylanwadu. Ein 



tlDGOHN SEION. 


Sî 


cyfraniadan ydynt roddion gwirfoddol at yrnfudo y Saint oll 
allan o Babel i fyned tua Seion: Prif Lywydd yr Eglwys 
ydyw Llywydd y Gymdeithas Ymfudol Barhaus; ao yn ei 
ddwylaw ef. a’i gyd swyddogion y byddai yn oreu i ni adael ei 
rlieoleiddiad; ynghyd a’r dull addasaf o ddwyn eifeithiau ei 
gweìthrediadau oddiamgyleh, gan bennodi pwy sydd i gael 
myned yn awr ac etto Daioni eyffredinol, a gwneyd Ues, er. 
iacliawdwriaeth i’r holl Saint, heh esgeuluso cymmaint ag un 
yn pen draw ydyw ei holl amcan; gan hyny, rhesymol ydyw i 
ni oll gydweithio a’n gilydd er buddioli ein gilydd oll ynghyd. 

Y Saint ydynt dra haelionus yn Seion, i’r dyhen o’n cael 
atynt; a bydded i ninnau fod yn dra haelionus yma, er mwyn 
ein myned yno. i fwynhau eu cymdeithas, ac i brofì y rhyddid a’r 
bendithion sydd yno ganddynt hwy yn ein haros ni. Cludodd 
liaelionusrwydd y Gymdeithas Ymfudol gannoedd o Saint tlod- 
ion, a’r rhai hyny yn dyblu eu nifer i tyned tua Seion, bob yn 
ail fiwyddyn. Mae goleuni wedi gwawrio yn y gorllewin! 
Ymddeffrownninnau; canys y mae’r Gymdeithas famol hon am 
ein cymmeryd yno oll yn ei chol gynnes. 

Edryched llywyddion canghenau y Gynnadiedd hon, eu bod 
yn eyfîawni eu dyledswyddau at y byd. Gan eiclibod yngwylod 
y gwirionedd. tystiolaethwch y gwirionedd er annog ereill i 
ufyddhau, fel y caffunt hwythau afael ar y gyffelyb wybodaeth. 
Chwilier am leoedd i bregethu; a thueddwch y bobi, trwy eich. 
ymddygiadau caruaidd, i gredu mai ehwi ydych eu cyfeillion 
goreu ; a gwueled pawb o honoeh eich goreu tros ledaeniad a 
derbyniad llyfrau yr eglwys, y Slur a’r Udgoen ; po lliosocaf eu 
derbynir, rhataf euceir: bydded i ni oll gyd-ymdrecliu fel y 
mwyhäer ac yr amlhäer offerynau goleuni gwybodaeth gogon- 
iant Duw, yngwyneb Iesu Grist, trwy hregethu a darllen, ac 
eunill ereill i wne;, d liyny hefyd yn olynol. Byddwn fyw a’n 
cydwybodau yn lân, a gwnawn cin dyledswyddau fel y cyf- 
awner gweddi Crist, “ Gwneler dy ewyllys, megye yn y nef, 
felly ar y ddaear liefyd. 

Y Llywydd Jolm Davis, — Tebygol mai dyma y tro olaf i mi 
gael dywedyd gair wrthych, mewn Cymmanfa yn Nghymru. 
Buom gyda chwi yn y swydd sy genyf, oddeutu pum mlynedd; 
yr wyf yn ceisio edrych yn ol i sylwi ar a wnaethym, a clian- 
fyddaf yr ymdrechais o blaid eicli lles, heb dderbyn wyneb 



12 


ÜDOOItN SEtON. 


uudyn. Gwnaethym a ellais i ddywedyd ac i ysgrifenu pethau 
da ; ac ymdrechais hefyd i ruddi esiampl dda o’ch blaen, mewn 
bucheddu, yr un fath ag mewn addysgu ar air ac ysgrifen. Yr 
wyf yn awr, ar fyned i Seion; a dymunwn, cyn ymadael, eich 
annog i gofio am y tlodion, ac i wneuthur holl ewyllys yr Ar- 
glwydd, gan ufyddliauo honocli i gynghorion daionus ei weision 
ef Ai nid yw r cofio am a fwynliasom yn ennyn llawenydd 
ynom; ac onid yw hyny yn ein cymhell i fyned yn mlaen> 
gyda mwy diwydrwydd nag erioed? Mae anmherffeithderau yn 
mhawb, ac yn y goreu o honom ; eithr rhoddwn ein hymddiried 
yn yr offeiriadaeth, ac yn yr Ysbryd Glân ; fel y cyinmero 
bywyd adnewyddol le, y byddom un, ac y byddom nas gellir 
ein gwahanu; ond a’n cariad at ein gilydd, ac at Dluw,ar ei 
gynnydd, hyd nes ein casgler oll at ein gilydd i Seion. Yr wyf 
fi ar ddystewi— y mae fy nghalon yn hollol ddi elyniaeth tuag 
at bob dyn — nid wyf yn gwybod am un gelyn— ac yr ydwyf yn 
ewyllysio i chwi bob lles o hyn allan hyd byth. Yr ydym yn 
blant i’r un Tad — brodyr a chwiorydd ydym — dichon y cawn 
weled ein gilydd etto yn Seion. Bendithier chwi Saint — 
gwasanaethwch yr Arglwydd, mewn ffyddlondeb ; a pharhewch 
frodyr a chwiorydd hyd y diwedd. Ai ui chawsoch o Ysbryd yr 
Arglwydd, ai ni chawsoch o’i ddoniau annhraethol ef? — Do; 
gan hyny parhewch i ddylyn pob cynglior a phob gwaith da; a 
pharhau ydyw fy mhenderfyniad innau. 

Dichon, frodyr, y buom yn drwsgl; eithrbuom yn ddidwyll. 
Dymunaf am i chwi gael o Ysbryd yr Arglwydd yn ehelaeth, 
a chyffröer ac adfywier cliwi mewn pob rhinwedd. Bydded 
Blwyddyn Newydd dda, i chwi Saint, a phob blwyddyn yn 
well-well o hyd. Edrychwch yn mlaen; ac os rhaid dyoddef 
ychydig, cofiwch y dwg ein Tad tragywyddol hob gweithred i’r 
amlwg. 

Yr Arglwydd a'cli bendithio chwi oll. — Yn iach Saint. — 
Gweddiwch troswyf ; a minnau a weddiaf liefyd trosoch chwi. 
Gwnaf ; gw'eddiaf tros yr holl Saint. Yr Ysbryd Glân a fyddo 
ynoch a’i dangnefedd arnom ni oll. Ffarwell frodyr: a Duw a 
fyddo gyda cliwi a rninnau, trwy Iesu Grist. Amen. 

Y Llywydd Jones, a grybwyllodd ddarfod iddo yntau ganu yn 
iach, a dychwelyd yma yn ol'; a dichon, pan yr â etto oddi 
yma y bydd rhai o’r Saint sydd yn myned i Seion y tro hyn, 



BDGORN SEION. 


ss 


yn ei gyfarfod ef ary flTordd, gan ddychwelyd, hwythan hefyd, 
i lafurio llafur cariad yn ngwlad eu genedigaeth. 

{Fìv barhau.J 


ARWYDDION YR AMSERAU. 

Talwyd railoedd o bunnau ara adeiladu Oweithdai i’r tlodion 
yn y deyrnas hon; a thelir miloedd o bunnau, yn flynnyddol, i 
arolygwyr, ysgrifenyddion, a dirprwywyr, am broflesu edrych 
ar fod y tlodion yn cael ymgeledd ac ymborth; er hyny, marw 
o newyn y mae llawer; a chyhoeddwyd yn y Papyrau new- 
yddion diweddar, i rai drengu o eisiau bwyd, hyd yn oed ar 
riniog ty a godwyd i'w diogelu rliag newyn ! Yn Utah, ma« 
gan y Saint lawnderau o ddanteitliion; a’r weddw, yramddifad, 
a’r methcdig yn cael cystadl cynnaliaeth oddiwrth y Degwm, 
ag a fwynheir gan y rhai sydd yn talu y cyfryw. — Mae yn y 
wlad hon brinder cyflog, sefyll allan am fwy cyflog mewn rhai 
manau, a phrinder gwaith mewn lleoedd ereill; tra yn Utah 
ceir digon o waith a chyflog, ond prinder gweithwyr ; tir- 
oedd ydynt yma brinion a drudfawr, ac yno helaethion a rhàd: 
Utah sy gyfaneddle heddwch, iechyd, a chysur; ond Ewrop 
sydd yn Ilawn rhyfel danllyd, clefydau, a pheryglon. Rwssia 
sydd hyd hyn yn gwrthod y cynnj’giadau am heddwch; a 
thebygol yr ystyrir mynediad llyngesau I loegr a Pfrainc i'r 
Môr Du yn weithred elyniaethus; cynnwys ei Phapyrau new- 
yddion frawddegau ffyrnig yn erbyn Lloegr. Dyoddefodd Rws- 
sia ddyrnod drom yn y frwydr a yraladdwyd gerllaw tref. yn 
cynnwys 2000 o dai, o’r enw Ralafat: lladdwyd yr oll o un 
catrawd y Rhych-ddrylliau; ac ni ddiangodd ond 465 o un 
catrawd y gway wflyn heb eu lladd. Twrci, er yn llai ei man- 
teision yw y trechaf hyd yn hyn ; a daeth catrawd o cossacbs, 
o gymmydogaeth y Môr Gwỳn i’w cynnorthwyo yn ddiweddar. 
Gorthrechir Poland, gan Rwssia, trwy ei gorfod i anfon ei meibion 
o 18 hyd i 40 eu lioedran i wisgo arfau rhyfel. Cynnygiodd 
y Mohammed, Twrci, bob tegwch unol ag anrliydedd cenedl at 
gael heddwch, gwrthododd (y Cristion?) Rwssia, bob cyn- 
nyg, gan ymgynddeiriogi fel blaidd yn erbyn pawb a feiddiant 
anghytuno a’i ormes, ei drais, a’i gamwri; modd bynag, collodd 
Rwssia 5000 o wyr, mewn brwydr a ymladdwyd yr 8fed o’r mii 



ÜDGORN SEION'. 


S4 

diweddaf: a cliollodd luoedd yn mrwydrau y 6, 7, 9, a 1Ö o’r 
mis ; a throes tros 500 o filwyr Wallachia at y Tyrciaid. — Bu i 
amryw offeiriaid cglwys Groeg, yn Walachia, fod mor eofn a 
thynu enw Nicholas, Amerawdwr Bwssia o’uLlyfr gweddi, a 
dodi enw y Sultan Abdul Medjid, Amerawdwr Twrci, yn ei le. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Cymmaíîfaoedi) y GoGLEOD. -Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint, 
ar y I2fed o Chwefror; Sir Ddinbych, ar y 19eg; Dyffryn 
Conwy a Sir Fou, ar y 26ain ; Sir Feirionydd, ar y 5med o 
Fawrth. — Gyda plileser dealled ein lianwyl frodyr yn y Gog- 
ìedd wrth hyn, y gallant ddysgwyl ymweliad gan y Llywydd 
Jeremy yn y Cymmanfaoedd uchod. Ysbryd yr Arglwydd 
Dduw a ddelo gydag ef yu nerthol, ues y cydlawenhao yr holl 
Saint yn iachawdwriaeth fawr eiu Duw yn y Dyddiau Diwedd- 
af, yw eiu dymuniad. 

Tiiuao y Cymiìy y>- Ninas y Llyn Halen. — Cyrhaedd- 
odd yr holl Gymry a ymfudasant dros y plains, yn iacli a 
liwyddiannus yn Ninas y Llyn Halen Faw r r; a chyd-dystia 
amryw lythyrau a antbnwyd yn ol i’w perthynasau eu bod yn 
cael eu líwyr foddloui yn y wlad, yn ei manteision tymmorol a 
a chrefyddoì, ac yn neillduol yngharedgrwydd, haelioni, a chref- 
yddolrwydd ei thrigolion ; a’u bod yn clodfori enw yr Hwn 
a’u gwaredodd o gaethiwed Babilon i ryddid a iawnderau Seion. 

Y GWIEIONEDD. 

Un, trwy gofiant tragyfyth, — yw anian 
Y Gicirionedd dilyth; 

Yn ei ausawdd unionsyth, 

Nid all ef fod yn dwyll fyth. E. Ddd, Eryri. 


Aufoner pob Uythyrau, yn c.ynnwys eirchion a thaliadau, 
i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. 

■re d- 


Y Duw a Adáolir T— Pu y S9 

Lbtlnr at y Golyaydd 72 

Cofuodion C.MnmaiitH G>lfrt*(1mol, &c 74 

Goljrgyddiaeth 77 

Cyimnaufa Metliyr 7 0 

Arwyddioii yr Atnserau 83 

Amrywiaetliuii, &c $4 


MERTHYR-TYDFIL : 

AI8BÌFMWD A 6U Y UOEUDWYD O A A' U. jd.N’ES, H CASTLE ITRCST. 



UDGORN SEION, 

N EU 

Jttmi k ^aínt. 


Ruif. 6.] CHWEFROIÎ 11, 1854. [Cyf. YIL 


Y DUW A ADDOLIR ! — PWY YW? 

[Parhad o dud. 72. J 

Tn Duw hwn nid oes na “ chorff na rhanau na nwydau,” ac nid 
yw yn sylweddol. Na ddealler i ni awgrymu fod y 
priodoliaethau hyn yn sylweddau ; canys byddai mor hollol an- 
tnhosibl i ucrhyw sylwedd, pe bae yn ronynau Ueiaf, fod yn 
hoübresennol — ni ddichon i ddau rouyn lleiaf o sylwedd, pe bae 
yn sy Iwedd ysbrydol, fodoli yn yr un lle a’u gily dd ar yr un pry d 
— ag a fyddai i ddau neu fwy o bersonau sylweddol, ysbryd- 
ol, nefol, neu ddaearol lanw yr uu gwagder ar yr un amser. 

Effeithiau, neu briodoliaethau (yr hyn sydd gyfystyr), yw yr 
uchod, perthynol i, a tharddiadol o sylwedd; ac y mae eu grym 
yn gyferbyniol i berffeitlirwydd y sylweddau a’u hachosa. Lle 
nad oes sylwedd i garu nid oes gariad ; etto, nid sylwedd yw 
cariad. Heb sylwedd i ddeall nid oes gwybodaeth, fwy nag y 
dichon y bod gallu heb sylwedd i’w arddangos. Ysgogiad, nid 
yw sylwedd, ond effaith sylwedd ymsymmudol. O herwydd 
y bod sylwedd ysbrydol yn y perffeithrwydd o hono, effeithiau 
yr hwn yw yr uchod, yn bodoli yn mhob man, er tr^gywyddol- 
deb, yn hunan ymfodol ac anghyfnewidiol, y mae Duw yn 
yr ystyr hwn yn mhob man a phob amser, canys Duw y w hwn. 
Profa Crist hyn pan y dywed, “ Ysbryd yw Duw, a rhaid i’r 
rhai a’i haddolant Ef, ei addoli mewn ysbryd ac mewn gwir- 
ionedd” (Ioan iv, 24.) Yn yr adnod flaenorol, dywed yr Iesu 
mai ei Dad, gyda golwg ar ei Dduwdod yn bersonol , yw gwrth- 
i [fris lý. 



se 


UDGORN SEION. 


ddrych addoliad y gwir addolwyr. Yma gwelir prawf o'r eg- 
wyddor y hod sylwedd ysbrydol, priodoliaethau yr hwn a elwir 
yn I)duw; ac o herwydd fod y cyíiawnder o’r pertfeithrwydd 
hwn yn ei Dad, y mae yn Dduw. Nid addoli person y Tad a 
ddywed, ond ei addoli, o herwydd fod yn ei berson ef gyflawn- 
der y Duw a eilw yn “ Ysbryd.” Nid yw efe yn dweyd y bod 
yr Ysbryd hwn a eilw yn Dduw yn fôd neu berson o liono ei liun ; 
ac nid yw yn awgrymu nad yw Ysbryd yn sylwedd. Sylwedd 
yw yr Ysbryd hwn, yr hwn yn fynych a elwir yn‘ ; Ysbryd 
Duw,” “ Ysbryd Glân,” “ Dyddanydd,” & c. Mae hwn yn ddi- 
ddeehreu, yn fàn ronynau gwybodus, drwy yr holl eangder, yr 
hwn sydd yn cynnal, a’r hwn yw bijn-yd pob peth. Nid yw 
bywyd yn sylwedd, ond priodoledd perthynol i’r sylwedd hwn. 
Nid yw y ffaith o'i fod yn cael ei bersonoli, megys “ Efe,” ac 
“ Ef,” yn fynych, yn profl ei fod yn berson coröbrol, megys 
ag y mae y Tad, a’r Mab, a phawb ag y preswylia yr Ysbryd 
hwn ymddynt yn bersonau; canys dywedir am y Saint, mai 
temlau ydynt i Ysbryd Duw bieswylio ynddynt. Pe person 
sylweddol meddwn etto, ni allai lanw ond un man ar yr un 
waith; ond am Dduw, sef yr Ysbryd hwn, dywedir ei fod yn 
llanw pob man ar yr un waitli. At hwn y cyfeiriai y Salmydd 
pan y dy wedai, “ Pa le yr âf oddiwrth dy Ysbryd, ac i ba le y 
fföaf o’th wydd,” &c. Anmhosibl addoii Duw yn iawn heb 
feddu yr Ysbryd hwn yn ei ddylanwadau ar ein hysbryd ni, 
o herwydd heb hyny ni íÿdd yn addoliad gwirioneddoi; canys 
hwn yw ysbryd y gwirionedd; “ mewn ysbryd ac mewu gwir- 
ionedd ," ebe Crist. lthaid fod yr Ysbryd iiwn yn sylweddol, 
cyn y gallai ddylanwadu neu achosi effaith, sef gwirionedd ar 
ein hysbryd ni. l’r graddau ag y dylanwada, y dyga eiu hys- 
bryd ni i’w ddelw ef, yr liyn yw tebygoli i Dduw; ac felly 
cymhella blant Duw i lefain “ Abba Dad,” a hyny o herwydd 
mai, “ yr hwn sydd yn santeiddio, a’r rhai a santeiddir, o'r uii 
[Duw] y maent.” Am eu bod yn blant y tywalltodd Efe ei 
Ysbryd, [nid yn bersonol, ond] ar led yn eu calonau Digou 
yw hyn i’r pwrpas presennol, i brofi hollbresennoldeb ac an • 
mhersonoüaeth Ysbryd Duw. Yr hwn ni ddigonir ar yr all- 
wedd hon, ymchwilied i’r Udgorn lley nodwyd ar y dechreu. 

Rhag na dde-.Uwyd ni ynghylch personoliaeth a hollbreseu 
BOÌúeb Duw Dad; a ehau y bod o fawr bwys i ni oll iawa 



UDGORN SEION. 


*r 


ddeall gwrthddrych ein haddoliad, a pha fodd i'«- addoli, ych- 
wanegwn o ddadguddiadau a roddwyd i Joseph Sniith, yrhwn 
y dy wedir ei fod yn gwadu hollbresennoldeb a tiiragywyddoldeb 
Duw ; a dadguddiadau y Testament Newydd ar yniaterhwnj 
os cydgordiant hwy, dyna ddigon i brofl ei gyhuddwyr, naill ai 
yn anwireddwyr gwybodus neu anwybodus; ac os yr olaf, y 
bod eu hanwybodaeth am Dduw yn eu gwneyd heb Dduw yn y 
byd, ac nid yn unig yn analluog farnwyr ereill, ond hefyd yn 
amddifad o fywyd tragywyddol ; canys *■ hyn y w y bywyd 
tragywyddol iddynt dy adnabod di yr unig wir Ddnw. a’r hwn ,1 
anfonaist ti Iesu Grist.” Yn y dyfyniad blaenorol, profodd 
Crist y bod ei Dad yn berson, ac hefyd y bod Duw yn Ysbryd 
yrhwn sydd yn hollbresennol. Yn nesaf, profwn ei fod yntau, 
eef Mab Duw, fel ei Dad yn Dduw personol, ac etto yn lioll- 
bresennol yn yr un ystyr a’i Dad. Dadguddiwyd i Josepli 
y Gweledydd fel y canlyn: — “ Gwrandeweh ar lais Icsu Grist, 
eich Pryniawdwr, yr Ydwyf Mawr; yr hwn y mae braich ei 
drugaredd wedi gwneyd Iawn dros eich pechodau chwi 
* * “ond i mi nid oes biwedd ar fy ngweithredoedd. 

na deciireuad chwaith” ('Ath. a Chyf., dos. x, gwa. 1 — 8. Etto 
drwy yr un: -“Gwrandewch ar lais yr Arglwydd eicli Duw 
*ef Alplia ac Omega, y dechreu a’r diwedd, yr hwn y mae ei 
ystod yn un cylchdro tragywyddol, yr un lieddyw a ddoe, ac yn 
dragy wydd. Myfi wyf lesu Grist, Mab Duw, yr hwn a groes 
hoeliwyd am bechodau y byd, sef eynnifer a gredant yn fy enw 
i. fel y delout yn feibion i Dduw, îe, yn un ynof fi, fel yr wyf fi 
yn y Tad, megys y mae y Tad yn un ynof fi, fel y byddom yn 
un.” Ni allai iaitli brofi yn eglurach nad oedd deehreu i Iesu 
Grist. Anmhosibl bod deehreu na diwedd iddo Ef. gan nad 
oedd dechreu ac na fydd diwedd i’w weithredoedd Ef. Ni bu 
amser yn yr hwn y dechreuodd Ef ei waith. Ni fu y fath beth 
â’r weithred gyntaf iddo Ef. I“gyleh tragywyddol” nid oe« 
dechreul Pwy a ddichon ddirnad deehreu na diwedd i fodrwy? 
A hyn cyd-dystia Paul yn Coi. i. WedidioLch i’r Tad yn adn. 
12, am ei symraud i deyrnas y Mab, yn adn. 16, dywed mai 
“ trwyddo Ef [y Mab] y crewyd pob dim a’r sydd yn y nef- 
oedd, ac sydd ar y ddaear, yn weledig ac anweledig; pa un 
bynag ai thronau, ai arglwyddiaethau, ai meddiannau ; pob 
dim a grewyd trwyddo Ef ac erddo Ef” (adn. 17). “ Au j 



ÜDGORK SEÍOIT. 


$8 

mae efe [y Mab] cyn pob petli, ac ynbdo ef y mae pob peth yis 
cyd-sefyll” (adn. 18. “ Ac Efe yw pen corff yr Eglwys, Efe 

yr hwn yw y dechreuad, y C'yntaf-anedig oddiwrth y meirw.” 
Tystia Paul ynni y bod Iesu Grist yn Gyntat'-anedig oddiwrth 
y meirw, yr hyn ni allasai fod oni fuasai ei ber sonoliaeth. Yiî 
adn. 15, dywed am yr un person, — “ Yr hwn yw delw y Duw 
anweledig, Cyntaf-anedig pob creadur. Eel “ creadur” gan- 
edig, nid oedd efe “cyn pob peth ac yn inhobpedi;” etto yr 
un “ person ganedig” hwn, cbe efe “ oedd cy n pob peth ; ” yna 
os ei berson a feddylia, ac os yw “pob peth” yn awgrymunad 
oedd dim heb fod yn gynnwysedíg, yna yr oedd efe cyn yr 
hwn y ganwyd Ef o liono; yr hyn fyddai yn anmhosibl i fod 
yn wir! Gwadu dwyfol bersonoliaeth Iesu Grist yw gwadu ei 
Dduwdod liefyd ; eithr i’r hwn a gyfaddefa sylweddoldeb ei 
berson, rhaid iddynt yngwyneb yr uchod, gyfaildef ei holl- 
bresennoldeb ar yr un pryd; cyn y gallai pob petii ysddo Ef 
gydsefyll! Mae Paul yn yr un amryfysedd â Josepli Smitb, 
gan y doetliion dynol yn awr! Mewn un man dywed fod Iesu 
Grist yn “ gyntaf anedig pob creadur,” sef o ran ei Ysbryd yn 
y nefoedd, ac felly bod deehrenad wedi bod iddo ; ar yr un prycl 
dysga ei fod Ef “cyn pob petli,” yn y nefoedd ac ar y ddaearí 
Gwna ef yn Dduw ac yn ddyn, — fod iddo ddechreuad, ac etto 
yu ddiddechreu, yn greadur ac yn Greawdwr pob peth gweled- 
ig ac anweledig! Onid yw hyn yn wrthddywediad, meddir? 
Ydyw, yn cael ei j styried felly paneidywedir gan “I'ormon- 
iad,” fel Josepli Smith ; eithr yn hollol gydgordiol, pan ei dy- 
wedir gan ei frawd ef drwy yr un Ysbryd, sef gan Paul! Ac 
ni ellir eu cy r ssoni fyth, nac ugeiniau o ddadguddiadau cyffelyb, 
oud yn unig drwy gredu credo y Saint am bersonoliaeth, ac 
otto hollbresennoldeb Duw, ie, pob Duw! Daw Paul a’r pwnc 
yn amlwg wrth ddweyd “ Oblegid rhyngodd bodd i’r Tad drigo 
o bob cyflawnder ynddo ef.” Dyuia allwedd y cyfan, sef, y 
bod persou Iesu Grist wedi derbyn y cyflawnder o wirionedd a 
feddai ei Dad ; y cyflawnder o gariad, o oleuni, gwybodaeth a 
pliob priodoledd a feddai ei Dad; yr hwn yw y Duiv di-ddech- 
reu, yr hwn a greodd bob petli ag sydd yn mhob peth. Ar yr 
uu pryd dywed fod dechreu i’w berson; iddo gael ei eni yn yr 
Ysbryd o Dad yr ysbrydoedd “ yn gyntaf anedig yn mhlith 
brodyr lawer,” cyn bod y byd hwn: ei fod wedi ei eni o ran y 



CDGORN 8EI0N. 


Sí 


cnawd o’i Dad hefyd, ao o Mair. Felly yr oedd dechreuad i 
reoleiddiad ei berson ysbrydol, a dechreuad i’w gorff daearol, tra 
yr oedd y sylweddau o ba rai ei gwnaed yn dragywyddol cyn 
bod ei Dad ef ; felly liefyd yr oedd yr holl briodoliaethau a’u 
cynysgaethent ef â Duwdod yn bodoli cyn pob peth ac yn 
mhob peth. Pan ei ganwyd ef i’r byd ni allasai efe honi ei fod 
cyn pob peth, nac mai efe a greodd bob peth, canys y pryd 
hyny nid allasai restru ei liun yn mhlith y Duwiau, am na 
feddai y cyflawnder o wirionedd, yr hyn yn unig, a’i gwnai yn 
Dduw. “ Gelwir ef y Mab, o herwydd na dderbyniasai y 
cyflawnder ar y dechreu,” ebe dadguddiad. “ Rhyngodd bodd i 
Dduw berffeitldo Tywysog ein hiachawdwriaeth ni trwy ddy- 
oddefiadau,” ebe arail etto. Wedi i’r Iesu dderbyn yrYsbryd 
Glân, yn ol tystiolaeth Ioan, y daeth efe i ddeall yn gywir o 
barthed i pwy oedd efe wedi bod, a diben ei ddyfodiad presen- 
nol i’r byd; canys dywedir, “ Yn ei ddarostyngiad, ei farn a 
gymmerwyd oddiarno,” sef, ei gofiant am ei gartref nefol ; ae 
yn fuan wed’yn, clywwn ef yn eofn yn cyhoeddi ei hun yn Fab 
Duw ; îe, dyweyd, yr hwn a’m gwelodd i, a welodd y Tad, canys 
myfi a’r Tad un ydym. Mynych y dywedai fod y Tad ynddo 
cf ac yntau yn y Tad: sef, y bod y priodolaethau ag oedd yn 
gwneyd ei Dad yn Dduw ynddo yntau ; a phe meddai miliyn- 
au dirif yr unrhyw gyflawnder o wirionedd ag a’u gwnaetb 
hwy yn dduwiau, a’r rhai hyn y ar filiynau o fydoedd, etto ni 
byddai ond un Duw, a’r un hwnw yn hollbresennol. 

Profa Iesu Grist, nid yn unig ei fod wedi bod yn bodoli yn 
yr Ysbryd yn berson cenedledig, ond ei fod wedi dyfod i ddeall 
fcyny trwy wybodacth ddatguddiedig iddotrwy yrYsbryd Glàn 
yn ei weddi ar ei Dad; “ Gogonedda di fyfi â’r gogoniant oedd i 
mi gyda thi cyn bod y byd,” ebe efe. Yn ei ddarostyngiad cyn 
cacl amlygiad o’r nef, a chyn mwynhau “ pob cyflawnder,” neu 
cyn “rhyngu bodd i Dduw breswylio o holl gyfiawnder y Duwdod 
ynddo ef yn gorfforol;” ni allasai efe alw ei hun yn “ Alpha ac 
Omega,” yn Dduw hollbresennol, a hollwybodol, na hollalluog : 
cithr wedi ymbersonoli o’r cyflawnder o briodoliaethau y 
Duwdod ynddo ef, yr oedd mor briodol iddo ef, alw ei hun yn 
hollalluog Dduw ag oedd i un Duw arail alw ei hunan felly, o 
herwydd cyd-stad y’nt oll a’u gilydd yn mhob priodoledd. 011 



«0 


ÜDGORN SEIOW. 


yn berffaith ddiwall, heb le i welliant yn un; eithr un Duw ya 
oll a thrwy oll. (I’w barhau). 


CYMMANFA MFRTHYR. 

CRVNODIÎB o’n HYN A WNAED AC A DDIWEBWl’D TN Y OYM- 
MANFA L'CIIOD. 

[Porhad o dud. 83 J 

Y Li.ywydd W. S. Phillips: — Anwyl Saint, teimlwyf yn ddyl- 
edswydd arnaf eieh annerch, ae adrodd fy nlieimladau wrthych 
y tro hwn, am nad ydwyf yn gwybod a gaf fi cich annereh, yn 
y fan hon, bytli mwy ai peidio. Buom gyda cliwi am lawer 
blwyddyn galed, yngwyneb llawer o erlidiau, mewn llawer o 
drallodion, ac mewn amgylchiadau lled gyfyng weithiau; a 
ehefais y fraint o gyfarfod gyda chwi yn mhob Cymmanfa o 
Saint a gynnaliwyd yn y He liwn: eithr dyma y tro olaf wedi 
dyfod. a hyny, fe ddichon am byth yn y lle a’r agwedd ein 
gwelir yn awr; ae yr wyf yn dymuno cael rhan yn eich 
gweddìau 

Cofus genyf am bum mlynedd i’r adeg hon, pan y teimlais 
yn ddwys fy niffyg doethincb a gallu i gymmeryd arnaf y 
llywyddiaeth yn Nghymru. Yr oeddwn yn teimlo; eithr trwy 
y nerth a gyfranodd yr Arglwydd i mi, sefais hyd y dydd hwn. 
Berbynais nerth a gallu, trwy wrandaw ar, acufyddhau i weis- 
ion Duw ; a chefais fynych deimlo y bod yr Arglwydd yn 
cyflawui ei addewidion i’r rhai a alwant arno mewu ffydd, heb 
ammheu dim. 

Mae fy nghalon yn eicli caru. Os ydwyf yn adnabod fy 
nghalon, gallaf ddywedyd, Pa deimlad bynag a ddichon fod 
mewn arall tuag ataf fi, nad oes ynwyf fi ond cariad tuag at 
bawb, heb ddim yn erbyn neb. Yr wyf heddyw yn mhlith y 
bobl a gerais yn oreu o bawb erioed ; yr ydwyf yn rnysg y rhai 
anwylaf genyf yn y byd: eithr dyma fi ar roddi i chwi ffarwel. 
Dichon mai dyma y tro olaf, i m i eicli annerch yn Merthyr- 
Tydfil, am byth; yr wyf yn eich gadael i ofal yr Arglwydd» 
tan lywyddiaeth y Biîawd Jones; un a chanddo fwy doeth- 
ineb ae ymarferiad na mi yn y swydd ; yr wyf hefyd yn eich 
gadael yn ngofal y dynion da sydd i gynnortliwyo y brawd 



UDGORN' 8EION. 


91 


Jones ; sef, y brodyr Tliomas Jeremy, a Daniel Daniels. Tr 
wyf yn liiraethu am eich llwyddiant, ae yn eich gadael i ofal 
Duw. 

Frodyr,— mae fy nahalon yn llawn — yn llawn dymuniadau 
da — yn llawn bendithion — yn llawn cariad atoch. Llj'wydd 
ion y cynnadleddau, a lly wyddion y cangenau ; 0 Iienuriaid ac 
ereill yn yr Eglwys, cofiwch am eich dyledswyddau; gwnewch, 
fel y mae yn ddyledus arnoch at y llywyddiaeth a appwyntiwyd 
i fod arnoeh: — y neb a gyfodo yn erbyn y Llywydd Jones a’i 
Gynghorwyr, wedi eu gosoder arnoch, ni lwydda: yr wyf yn 
< 7 wybod na lwydda y neb a wrthryfelo yn ei erbyn ef a'i gyng- 
horwyr. Brysiwch i Seion, a bydded eich bryd ar fyned yno. 
Ffarwel i chwi frödyr oll — Yr Arglwj-dd Dduw Hollalluog a’ch 
bendithio trwy Iesu Grist. Amen. 

Y Llywydd Jones, — Annogaf chwi oll i wneyd dymuniad y 
Llywydd l’hiilips, trwy weddio trosto, a rlioddi a alloch o’ch 
cynnorthwyon tuag at ei anfon ef, a’i anwyl deulu, yn gysurus 
i Seion. Ystyriwch mai dyledus ydy w arnoch wneyd felly, i un 
a aberthodd ei holl amser, tros gynnifer o flynyddoedd i’ch 
gwasanaethu, mewn llafur cariad, rn yr Arglwydd. Ystyr- 
iwn mai braint i ni yw hyn, a chyfrifwn yn hyfrydwch wneyd 
hyn iddo: ac y mae fy nymuniad am i’r Arglwydd fendithio y 
brawd Pliillips, a’i deulu, a’r brawd Davis, a’i deulu gyda’r 
hyn oll a ddymuno eu calonau er eu cyflawn ddedwyddwch. 

Bendithiad, gan y bngail Thomas Jeremy. 

Am hanner awr wedi 6 o’r glocli, yn yr hwyr, dechreuwyd 
trwy ganu, a gweddi gan y bugail Daniel Daniels. 

Y Llywydd Jones, — Diammheu y cydlawenheweh oll à mi, o 
herwydd i ni wybod ein bod yn Eglwys Iesu Grist, am ein bod 
yn frodyr a chwiorydd i’n gilydd, ac am mai cydymdrechu yr 
ydym yn mhlaid y ffydd, trwy ein gwybodaeth o’n bod ni yn 
blant i Dduw. Gallwn lawenhau oblegid y bendithion a’r 
breintiau a berthynant i ni, megys aelodau yn yr Eglwys hon; 
sef, cafîael bod yn etifeddion o’r addewidion dwyfol, o ffydd, 
gwirionedd, cariad a gwybodaeth ; yn etifeddion o’r hyn a 
dderbyniodd Crist yn rhoddion i ddynion: derbyniasom yr 
offeiriadaeth trwy ddwyfol alwad a chyfreithlon ordeiniad, yn 
ltoll amrywiol swyddogion Eglwys Crist. 

Dyledswydd holl swyddogion cyhoeddus yr eglwys ydyw, nid 



ÜDGORN SEIOÌf. 


»8 

yn unig gweddio ao ymdrechu am y rhoddion a’r doniara 
yabrydol addawedig i ni ein hunain, eithr ymdrechu am ennill 
ereill hefyd i'w derbyn a’u mwynhau ; o’r un feddwl, o’r un galon, 
* chyda yr unrhyw benderfyniad calonog, gan dalu pob ufydd 
dod i bob gorchymyn, fel y delo bendithion i waered na byddo 
digon o le i’wderbyn; ac y tuedder y byd i orfod dywedyd, 
“Eich eglwys chwi, a gaiff fod yn Eglwys i ni ; a’ch breintiau 
chwi, ein breintiau ninnau.” Ymdrechwn am gyrhaeddyd yn 
mlaen, hyd nes cael gafael ar y gwirioneddau a’n deil i fyny, 
pan fyddo y byd yn ymddattod, a’r bobl heb wybod pa le i gael 
dihangfa. Bendithier ni oll gydag etifeddu nerth Duw. 

Y Llywydd S. W. Itichards, o Liverpool, — Tybiaf, mai nid 
yn unig o fewn fy nghalon fy hun y teimlir dylanwadau 
hyfryd, ond hefyd ynghalon pob un ar a ddaeth i’r cyfarfod 
dyddorol hwn. Canfyddais eich bod yn mwynhau dylanwadau 
daionus oddi uchod, tra eich anerchid, gan y brodyr, yn eicb 
iaith eich hunain. Minnau hefyd, a deimlaf duedd i lawenhau 
am fy mod yn gwybod mai ymadroddion a lafarwyd wrth- 
ych, o’r fath ag y sydd yn dwyn iachawdwriaeth i ddyn- 
olryw. 

Dymunaf ar y rhai a lafuriant yn y gorehwyl o addysgu y 
Saint fyned a lledaenu y gwirioneddau a glywsant yma, fel y 
byddo j’r flwyddyn sy gerllaw ddwyn cynnyrch toreithiog, yn 
Nghymru, oddiar lafur y flwyddyn sydd agos a therfynu, megy» 
ag yn yr holl ynysoedd Prydeinig; ac hyderaf mai felly y 
bydd; ac y dwg yr ofleiriadaeth santaidd les mawr i ddynion. 
er gogoniant i’r Arglwydd 

Y Llywyddiaeth Gymreig sydd yn ymyl cael ei throsglwydd» 
i ofal brodyr ereill; ond gan belled y mae a wnelo y llywydd- 
iaetli ynddi ei hun, nid yw hi yn newid dim yn ei natur, nagar 
y pethau da sy eefydliedig yn mhlitli y Saint. Mae gwaith 
mawr wedi ei wneuthur, yn j’stod llawer o flynyddoedd, trwy 
lafur diflin y Llywydd Pbillips ; llafuriodd ef, i’w anrbydedd ei 
hun ac i ogoniant Duw yn yr Efengyl. Difyr ydyw genyf allu 
dwyn tystiolaeth o barch iddo ef, ac i holl weision Crist — yn 
yr Eglwys, trwy Gymru; gwaith mawr a rhyfeddol a wnaed* 
yn y blynyddoedd a aethant heibio, ac yr wyf yn llawenhau o 
herwydd hyny. Hyderaf y bydd i’r holl frodyr, a’r chwiorydd 
barhau i wneyd daioni mawr, er lles a cliysur iddynt eu hunain 



UDGOlt» 8E10IÍ. 


9 $ 


er cyflelyb iachawdwriaeth i ereill, ac er gogoniant i Dduw, 
yr hwn a biau y gwaith. 

Sicr ydwyf, os y teimla yr holl frodyr a’r chwiorydd presen 
nol, ynghyda’r holl Saint yn Nghymru, mai eu dyledswydd a’u 
braint i’w iddynt oll gynnorthwyo y Llywydd Phillips, yn unol 
a’u galluoedd, i fyned yn gysurus i Seion. y bydd i’r Arglwydd 
eich bendithio oll. Braint i’r Llywydd Phillips, ydyw myned ì 
Seion; a braint i ninnau ydyw cyfranu yn unol a’n galluosdd 
tuag at ei anfon ef yno yn gysurus. 

(/’ w barhau.J 


UDGOPtN SEIOU, 

MU 

Seren p £aint. 

DYDD SADWRN, CHWEPROR 1), 1854. 

Yr ymfudwyr mynedol : — Hwyliodd dau gant a pliedwar 
a thrugain o Saint Cymreig. o Lynlleifìad, ar fwrdd y llong 
Golr.onda, nos Iau yr 2il o’r mis hwn, rliwymedig tuag Orlcan» 
Newydd. Angorasant yngolwg y porthladd hyd horeu Sadwrn 
y 5med, pryd y Uedasant eu hwyliau mawrion i’r dwyrein- 
wynt, yr hwn a’u cipiodd ar frys o’n golwg ni i’r eigion gor- 
llewinol. Pleser genym yw dweyd fod ymddygiadau yr iioll 
gwmpeini ar liyd y ffordd i, ac yn Llynlleifiaid, yn liynod o 
foneddigaidd, cywir, caredig, a duwiolfrydig — heb eithriad. 
Cawsom y pleser o’u cyfarwyddo i’r Ilong yn hwylus, a’unwyf- 
au yn brydlawn a digolled, — o’u sefydlu yn eu lleoedd yno, a« 
o’u cyfarwyddo tra yno i fwynhad o’r oll a ddymunent erhyn y 
fordaith. Ymfîrost genym yw dweyd na chlywsom air croe* 
rhwng neh o honynt, — na welsom wg ar wêdd neb yn y llong, 
ac ni allwn ganmol mwy ar y chwiorydd anwyl, nag a deil- 
ynga eu hamynedd diderfyn, a’u sêl didrai dan bob amgylchiar* 
Ni welsom namyn undeb a chydweithrediad dieithriad i’r oll a 
geisid. Tra yn y llong ar yr afon hyd o fewn ychydig i'w 
hwyliad, pleser oedd hod yn eu plith, a gweled eu sirioldeh: 
methasom gael gan un, er perswadio yn daer, i droi yn ol i 



DDGORN SF.ION. 


94 

Gymni gyda ni ; ou hateb oedd, tosturio wrth ein colled ní o 
fethu myncd gyda hwy ; ac hawdd deal! mai dyna oedd eu 
teimladau. Pan yn troi yn ol i’r lan y waith olaf, ni ellir 
desgrifio yr olygfa, y ffarwelo, y siglo dwylaw, a’r cofio at ber- 
tliynasau a chyfeillion, yr wylo dagrau o garedigrwydd; ae 
fel yr liwyliai yr agerfad yn hwyllog draw, dringent oll'i’r olygfa 
olaf, eu hetiau a’u cadachau oll yn fancri a chwifient uwch 
eu penau; eu lleisiau hoff a’u hofferynau cerdd a suddent oll i’r 
dyfnder draw oedd rhyngom. Ein gweddi harhaus fo ari Dduw 
eu Tad o’i ddwrn ddiliidlo dwyreiifwynt teg a hyfryd ar eu hol, 
nes cyrhaedd y porthladd dymunol. 

Heblaw y nifer uchod o Saint Cymreig, y mae ar y bwrdd 
braidd gynnifer o Saint o Loegr, oll o tan Lywyddiaeth Dorr 
P. Curtis, dyn deallus, profiadol a duwiol : ei Gynghorwyr yw 
yr Henuriaid, Sguires a W. S. Phillips, ein ddiweddar Lyw- 
ydd o Gymru. Yr oedd yn y cwmpeini hefyd amryw Lywydd- 
iou ereill, a gweision ffyddlon i Dduw, rliai ag y byild cofiant 
hir a melys am eu henwau, a chofiant diolcligar am y daioni a 
wnaethant i law r eroedd. Ffrwyth llafur arosol dyn yw y golud 
goreu a all adael ar ei ol, yn goffadwriaeth i’w olynwyr. Doeth 
y dy wedai Crist “ Yr wyf fi yn eich danfon chwi fel yr eloch ae 
y dygoch ffrwyth ag yr aroso eich ffrwyth — yr aroso y rhai a 
ddygasoch i’w deyrnas, yn ei gyfiawnder ef, ar yr arosont yn 
dragy wydd yn ei deyrnas nefol ; íel yr aroso cicli gwcithred- 
oedd da ar gof ereill i deilyngu efelychiad ; ac felly, bydded 
caffadwriaetli y brodyr ffyddlon a’n ga^awsant ar fwrdd y Gol- 
aonda, yn symbylu eu cydnabod i’w dilyn yn mliob daioni ac i 
brysuro ar cu hôl. Cynnaliiryd cyfarfodydd bob liwyr ar 
fwrdd y llong, a hawdd oedd canfod dylanwadau ysbryd y car- 
i id yn mlilith yr ymt’udwyr. Mcwn cydsyniad a’n dymuniad 
aniynt. addawsant. yn gyffredinol, nag anghofiant cu brodyr a’u 
cliwiorydd a adawsant ar ol ynghaethiwed Babilon ; eithr y 
gwnant a allant wedi cyrhaedd pen eu taith i nnfnn am danynt, 
drwy dalu i’r Gymdeithas Ymfudol yno arian eu clydiad ; a 
hoddlonwyd ni yn fawr wrth wclcd cynnifer a allai yn ym- 
rwymo i hyny cyn cychwyn, drwy offrymu i’r Drysorfa gost eu 
cludiad presennol. Calonoga y ncwyddion hyn y Saint tlodion 
yn Nghymru i ddysgwyl eu hymwared \ n fwy gobeithiol nag 
o.il ; ac etto meddwn wrth yr rhai sydd ganddynt herthynasau 



ODGORS SEIOS. 


94 

neu gydnabod ar y ffordd yn myned, neu wedi cyrhaedd Seion, 
ysgrifenwch ar eu hôl, na adeweh iddynt eich hangliofio, a 
llwyddiant y “ weddw daer,” hono a ganmola ein Harglwydd 
am ei thaerineh a gorono eich ymdrechiadau. 

Cawsant wynt teg a hyfryd ddydd Sadwrn a dydd Sul i 
ddechreu eu mordaitl), ac hyderir eu bod wedi cyrhacdd yn 
ddiangol i’r cefnfor. 


AMLYGRWYDD EGLWYS CRIST I’R BYD. 

Goleusi sydd amlwg, yn hunan-eglurhiiol, ac yn arddar.gos yr 
hyn oll a ddichon fod o fewn cylch ei gofleidiad : fel mai hawdd 
i bob perchen llygad yw gweled y dydd, ynghyd a’r gweithred- 
oedd a wneir ynddo, mor bell a chyrhaeddiad ei olwg, pa un 
bynag ai da ai drwg ei gymmeriad. 

Er nad oes ond y rliai a farchnatäont yn gwybod gwerth a 
rhinwedd y nwyddau a geir mewn masgnachdy, etto dichon y 
dyeithr a’r anghenog, na arferasant a marcbnata yno, wybod 
mai masgnachdy ydyw, am fod y nwyddau, a’r arwydd uwch 
ben ei ddrws, yn dangos hyny iddynt mewn modd eglur ac 
anwadadwy. 

Bwriadodd Crist i’w Eglwys fod yn amlwg ; nid yn unig i’w 
ddyscyblion, ond hefyd i’r byd. “ Clncì yw goleuni y byd. IJÌnas 
a osodir ar fryn >ii ellir ei chuddio. Ae ni oleuant ganwyll, a’i dodi 
dan lestr, ond meum canwyìlbren ; a hi a ohua i bawb sydd yn y tỳ. 
Lleiuyrched felly eich goleuni ger bron dynion. fel y gwclont eich 
gweitlircdoedd da chwi, ac y gogoneddont eich Tad yr hwn sydd yn 
y nefoedd. Tra y bu Crist a’i apostolion ar y ddaear, yr oedd 
ei Eglwys ef yn eithaf amlwg; hyd nes oedd yr angrhedadyn 
a'r erlidiwr yn gwybod am ei swyddogion a’i haelodau, mor 
rwydd a’r credadyn a’r brawd. Gwaghau yr Eglwys o’i 
nwyddau priodol, trwy gludo iddi yn raddol draddodiadau 
dynion llygredig eu meddyliau, a achosodd lygredigaethau ae 
ymraniadau, a pheri na fedrai y byd ddirnad yn mha le y ceid 
gafael ar Eglwys Iesu Grist ; eithr y mae bod lluoedd wedi der- 
byn doniau yr Ysbryd Glàn yn ein lioes ni, a hod lluoedd ereill 
yn ymffyrnigo i’w herlid, yn brofion y deuodd yr Eglwys i’r 
amlwg unwaith yn ychwaneg, fel y gwypo y byd ei bodolaelh. 

Mae yr Eglwys i fod yn amlwg i’r byd, yn ei swvdd« giok. 



96 


CDGORS SF.IOH. 


'Wedi eu galw a’u hanfon fel y galwyd ae yr anfonwyd Gri»t, 
gan Dduw, yn ol urdd Milchisedec; heb na phwrs, n» 
chôd, nac esgidiau, ac i bregetlm yr Efengyl, “ Er tystiolaeth 
i’r byd y maent hefyd i weinyddu yn yr holl ordinhadau a 
«efydlodd Crist yn yr Eglwys; gan annog dynion i gredu yn 
Nghrist, i edifarhan am eu pechodau, i gymmeryd eu bedyddio 
er maddeuant pechodau i gael arddodiad dwylaw yr Henuriaid, 
ac i addaw i’r rhai a ufyddhiiont ddawn yr Ysbryd Glân; gof- 
ynol y w fod pob un o honynt fel Ioan, yr hwn oedd brophwyd 
ac yn bedyddio ; ac hefyd fel Paul, a’i gyd lafurwyr,“Yn canmol 
•u hunai'n wrth bob cydwybod dynion yngolwg Duw.” 

Mae yr Eglwys i fod yn amlwg i’r byd, yn ei Haelodau. 
Adnabyddir hwy wrth eu ffrwythau; y maent i flaenori mewn 
gweithredoedd da, fel y gwelo y byd y cyfryw mor amlwg ag 
y gwelir canwyll oleu ar fwrdd, mor arddangosiadol a dinas ar 
fryn, ac mor hunaneglur a goleuni ymëangol yr haul. Y rnaent 
i ragori mewn maddeu i’w gilydd hyd i bedwar cant a deg a 
phedwar ugain o weithiau y dydd; ac hefyd i fod yn amlwg eu 
Hunoliaeth. Dysgodd Crist undeb, mewn egwyddor; “ Teyr- 
nas wedi ymranu a anghyfaneddìr, a thŷ wedi ymranu yn ei 
erbyn ei hun ni saif; trwy gydrpariaethau; megys, cangenau y 
winwydden— pren, rliwyd, surdoes, teyrnas, corff, praidd, un 
gorlan ac un bugail; a dysgodd Crist unoliaeth yn ei weddi ar 
eu rhan ; “ Fel y byddont oll yn un ; megys yr wyt ti, y Tad 
ynof fl, a minnau ynot ti; fel y byddont hwythau un ynom ni; 
Jr.l y credoybyd mai tydi a’m hanfonaist i.” Yn olaf y mae i'r 
Eglwys fod yn ainlwg i’r byd yn ei heffeituiau. Gwyrthiau 
wrthynt eu hunain, fel gan swynwyr yr Aifft, ni phrofant 
ddynion yn feddiannol ar yr offeiriadaeth santaidd, ond mewn 
cyssylltiad ag athrawiaeth bur, a buchedd dduwiol, y maentyn 
profi cyflawniad o addewid Crist i’w Eglwys; “Yr arwyddion 
hyn a ganlynant y rhai a gredant.” Breintiau er adeiladaeth 
i’r Eglwys yw amryw ddoniau yr Ysbryd Glàn; eithr dywed- 
odd yr Apostol Paul, “ Os prophwyda pawb, a dyfod o un digred 
ncu annysyedig i rnewn, efe a argliocddir gan bawb, a fernir gan 
bawb; ac felly gwneir dirgelion ei galon ef yn amlwg ; ac felly 
gan syrthio ar ei wyneb, efe a addola Dduw, gan ddy wedyd fod 
Duw yn wir ynocli.” 

Paint! Nid digon dywedyd y gwyddom ni ein bod yn 



ÜDGOlîN SEION. íf 

Eglwys Iesu Grist ; eitlir dylai y byd wybod, trwy ein gweith- 
redoedd da, ein maddeugarwch, ein hunoliaeth, a’n mwynhâd o 
amryw ddoniau yr Ysbryd Glân ein bod yn blant Dnw. Dyletn 
fod yn halen y ddaear, a’n lianian i fod yn fiasus ; megys y 
raêl, yn hawdd genym fod yn felus; ac fel Crist, yr hwn a 
ddywedodd, “Tra yr ydwyf yn y byd, goleuni y byd ydwyf.” 

Mae cenedlaeth ddrwg yn ceisio arwydd yn fynycli, o’r fath 
ag na roddir iddi; ond y mae arwyddion y dylai hyd y nod 
cenedlaeth ddrwg eu cael ; sef, “ Plant yr Arglwyild, yn ar- 
wyddion a rhyfeddodau, oddiwrth Arglwydd y lluoedd,” jm en 
bucheddau ger bron y byd. Diammheuol ydyw y tueddir pobl 
wrth weled ein hymddygiadau santaidd, i naill ai eydymffurfio 
a ni, trwy utyddliau i’r Efengyl a’i hordinhadau, gan gym- 
meryd eu dysgu i gadw pob peth a orchymynodd Iesu Grist eu 
eadw, neu ynte i droi a’n herlid : — Y neb a ewyllj'siont fyw yn 
dduwiol yn Nghrist lesua erlidir; a byddantyn ddrycli i’r byd. 
Taflu gemau o flaen moch, a fyddai ceisio hilio gwleddoedd yr 
Eglwys o flaen y byd; nid oes i’w gosod ger bron y byd namyn 
annogaethau at ufyddliau i’r Efengyl, trwy ddysgu i’r bobl yr 
egwyddorion cyntaf, a dangos iddynt ôl y fagwraetli nefol a 
geir yn yr Eglwys, trwy ymwadu a phob budreddiannuwioldeb 
a chwantau bydol, gan ymdrecliu byw yn sobr, yn gyfiawn, ac 
yn dduwiol, yn y byd sydd yr awrhon. Ac os erlidir ni, caw» 
ein dysgu a’n perffeithio trwy ddyoddefiadau. 

Cwpan felus yw y cwpan cyntai' wrth geisio byw yn 
dduwiol ; sef, parch. Yr ail sydd chwerw,— anmharch : a’r 
trydydd sydd chwerw hefyd,— anglüod; ond, — os awn trwy 
y tri, parch, anmharch, ac anghlod, nyni a gawn gwpan felui 
iawn yn y diwedd; sef clod nad eir drwyddobyth, “Da was d» 
a ffyddlon — dos i mewn i lawenydd dy Arglwydd.” — Ac hyd y 
nod y pryd hyny, mewn Ilawenydd, fel Abraham i’r gwr golnd- 
og, nyni a fyddwn, er ein gwynfyd, yn amlwg hollol i’r byd ao 
ef« mewn poenau. Robyn Ddo, EnrEi. 


NEWYDDION EGLWYSIG CARTREFOL. 

Caehftuddin. — Mae argoelion llwyddiant yn y Gynnadledd 
hon, ac hynod ddymunol oeddynt y teimladau da a ly wodraetb- 
ent yr holl Saint a’r gwrandawyr, aa - y Sul a’r LIud, 29 â’r 30 



98 


UBGOItN SEION. 


o'r mis diweddaf, yr oedd presenuoldeb yr Ysbryd Glân yn 
fendithiol ac yn amlwg; cai'odd yr Henuriaid hwylusdod a 
goleuni mawrilafaru; tystiolacthai yr holl lywyddion cangen- 
au mai llesol ydoedd iddynt hwy t'od yno ; ac ar ddiwedd y 
cyfarfod nos Lun, a’r mwyafrif o’r gwrandawyr lliosog heb fod 
yn Saint, yr olwg oedd yn hyfryd ; cyd safodd, a chyd ganodd 
y dorf, ac ni syflodd un o'r bobl hyd nes wedi eu gollwng ym- 
aith trwy weddi a beudithiad Llywydd y Gynnadlcdd. 


NEWYDUION EGLWYSIG TRAMOR. 

Cai.olita. — Y gwrandawiad sy liosog, ar gwrandawyr yn 
amlach nag erioed tra y traddodid Darlithiau iddynt yn mi« 
Rliagfyr diweddaf. Ymddangosai llawer eu bod yn credu, a« 
yehwanegwyd tri trwy fedydd. 

Yn Rangoon, ymddengys fod y gwaith yn myned rhagddo ; 
bedyddiwyd rliai, ac y mae amry w yn credu. 

Ceir newyddion cysurus o bob cwr, Cartrefol a Thramor, ae 
iachawdwriaeth Duw sydd o amgylcli ei bobl fel mur o dàn i’w 
gwaredu ac i’w puro, rliag gelynion allanol ac oddiwrth bob 
anmherffeithrwydd mewnol 


ARWYUDION YR AMSERAD. 

NiFüitpobl y byd sydd ddeg ean miliwn : llefarant oddeutu 
tair mil a phedair a thrugain o wahanol ieithoedd; proffesant 
tros fil o grefyddau gwahaniaethol; ac ymranant i rifedi mor 
líosog a nod y bwystfil, o bleidiau anghytunol, tan yr enw Crist- 
ionogaeth! Eglwys Iesu Grist sydd Un; a mawr, ond byr 
waith a wna yr Arglwydd ar y ddaear. Cyflawnir prophwyd- 
oliaethau, hen a diweddar, ger bron ein llygaìd, gydag amlyg- 
rwydd anwadadwy; ac ainser ydyw i ddynion feddwl yu 
ddifrifol am ufyddhau i’r Efengyl, ynghydag am gadw lioll 
orchymynion Duw. Mae gwaedgwn rhyfel yu udo; bualgorn 
brwydro oedd ar enau ein brenines, a phob areithiwr, yn ym- 
gasgliad daudŷ y Senedd, ddydd Mawrth, y 31 o'r misdiwedd- 
af ; ac artli grafangog Rwssia ydyw gwrthrych camp yr hel 
wriaeth waedlyd. Enfyn Ffrainc ddeugain mil o artbgion, ae 
ychwanega Lloegr ddeng mil o wyr traed, deng mil o lyngs*- 



ODGOIÍN BEION. 99 

wyr, a thair mil oforfilwyr, at y miloedd sy ganddi eisioea o’r 
cyfryw, i'r dyben o gynnorthwyo Twrci. Arfogir dynion gan 
Sweden gyda phrysurdeb, heb sicrwydd gan neb o’i bwriad, 
heblaw y tybir mai yn mi.laid Iîwssia y trydd; eithr ceir 
argoelion y saif Awstria, Prwssia, a Denmarc, gyda Lloegr a 
Ffraine. Rhwng un a dau o’r gloeli, boreu Gwener, 13 o’r mi* 
diweddaf, yn ystod dudete dywyllwch, a’r holl drigolion yn 
eysgu, bu daeargryn arswydus, yn Fíìnana, Almeria, Yspaen. 
Ysgydwyd a thrüwyd y tir yn ddisymmwth, gan rés o sigliadau 
cynhyrfiol yn dilyn eu gilydd gydag ymhyrddiadau cyfiym; 
a’u swn ymestynol oedd fel twrftaranau yn ymrolio trwy yr 
eangderau. Holltwyd y ddaear yn agenau anferth; darniwyd 
rhan o hên gastell Alcazaba yn chwilfriw; drylliwyd nifer o dai 
yn gyrbibion: achoswyd yn yr heolydd wagleocdd erchyll; a* 
anafwyd llawer o ddynion yn ofnadwy. Pläau a heintiau 
angheuol sy’n cyniwair trwy amrywiol wledydd; ac y ma» 
marwolaeth feunyddiol yn llyngcu pobl w'rth y niler o un-fil- 
ar-ddeg a phedwar-ugain, wyth gant a phedwar ar hugain y 
dydd; sef, tair mil saith gant a deg-ar-hugain yr awr, neu dri- 
ugain bob mynyd ! Er y cyfan, cynnyddu y inae rhinweddau 
a nifer Saint y Dyddiau üiweddaf; Ymtudodd cannoedd o 
honynt eleni tua Seion; a milcedd sydd etto yn ol. mewu 
awydd hiraethlawn am fyned yno. Yn auiser rhyfel rhwng 
Prydain a Pfrainc, cymmerwyd amryw o wyr Lloegr yn gar- 
charorion, ac yn eu plith dabyrddwr ieuanc; ond pan gan- 
fyddwyd byddin Lloegr yn ennill yr oruchafiaeth, deisyfodd uu 
o swyddogion y gelyn ar i’r bachgen dahyrddu “ Enciliad. Pa 
beth yw liyny ?” gofynai yntau; atebwy'd mai curo y 
tabwrdd i alw y milwyr i gilio a flbi. Ac ebe y baehgen, “ Ni 
ddysgais i erioed y fath beth; ond Aim yn mlaen a ddysgwyd i 
mi! ” Saint! Na ddysged neb o honom y ffbrdd i droi yn ol ; 
ond Awn yn mìaen, ac etifeddwn fywyd tragy wyddol. 

AMRYWIAETHAU, &c. 

Cwestiwn. — Paham y dywedir yn rhifyn 5med o’r Star, mni 
W. S Phillips yw Llywydd yr Eglwys Gymreig, pan y dywed- 
ir yn yr Udgorn, rhifyn laf, mai yr Henuriad D. Jones yw y 
Llywydd ar yr Eglwys Gymreig? Eglurhâd a foddha amryw 
heblaw fy hunan. — T. H. D. 



100 


ODGORN SEIOtf. 


Ateb. — Gwelir mai y cynnrychioliad hanner hlynyddol oedd 
yn tcrfynu llliagfyr 31,” i 853, sydd yn y Star: a'r achos o’i 
ohiriad liyd y 5med rliifyn, oedd o herwydd esgeulusdod rhaí 
I.lywyddion Cynnadleddau i anfon eu cyfrifon i Lynlleifiaid. 
O'r amser ucliod mae y Llywyddiaeth wedi newid, fel y dywed 
yr Udgohn a’r Star yn eglur,— Gol. 

Yr Eurgrawn Ysgrythtrol, — Gostyngiad ei br:s !— Ni 
wyddom am well Llyfr i’w gymhell i sylw a manwl ymchwiliad 
Saint a byd, na’r Eurgrawn o tan yr amgylchiadau presennol. 
!’e arall fuasai ei A wdwr esgusodid ni am roddi taerach eym- 
helliad o’i blaid; eitlir fel y mae, dywedwn ei fod y goreu a 
nllasem ei wneyd gogyfer â’r anghenion ; ac ychwanegwn ein bod 
yn eae! mawr bleser wrth chwilio ei dudalenau ; ac er fod ein 
manteision yn Seion, a piirofîad rliai blynyddau wedi cynnyddu 
eiu gwybodaetli am rai pethau, etto nid oes neb anystyriol o’r 
pwysigrwydd o iawn gyfarwyddo y meddwl dynol tua’i dragy- 
wyddol dynghedfen, a iawn brisia deimladau yr awdwr pan 
fetha a chael allan. er manwl chwilio, un cyfeìliornad na lle i 
welliant yn yr Eurgrawn. Hyderwn y bydd Llywyddion 
Cynnadleddau yn awyddus i gael ei gynnorthwy i ddysgu y 
Saint cu dyledswyddau ac na weiir teulu nag aelod heb ei 
feddu. a’i ystyried yn gyfaill mynwesol, yr hyn a deilynga fod. 
Ei bris sydd fel y canlyn 

Mewn croen dafad, neu hanner croen llo. i’r Cynnadleddan 
Ss 6c; i’r Cangenau, 3s 8c; i’r cyhoedd, 3s 9c. Etto, hanner 
croen dafad, i’r Cyn.. 3s ; i’r Cang. 3s 2c ; i’r cyhoedd, 3s 3c. 
Y neb a ewyilysio sicrhau yr Eurgrawn” am y prisiau uchod, 
jweil idd.ynt anfon ar frys, rhag eu siomi ; ac nid tebyg y daw 
ail argraffiad yn fuan. — Gol. 


Df.rbtniadal' o Ion. 28 htd Chwef 9. — Dwyr. Morgan- 
wg, £1 8c 6 ; Liverpool (Cym.), £1. — Cyfanswm, £2 8s 6c. 

Bydded cin gohebwyr yn amyneddgar. — O ddiffyg Ue, 
jorfuwyd arnom adael amryw bethau allan y tro hwn. 

«r Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
i Capt. D. Joncs , 14, Castle Street, Mertlujr-Tìjcìfil. 


C Y N N W Y S l A D. 


Y Duw a Aflfíolir— Pn y ywt 8S 

Cymtnaiifa Mfthyr 90 

«olysytldiaHh 9J 

Ainlysrwytlii Crefyilil Ciist ••••••• •••••• 95 

Newyildioii Ralwysií Canrefol 97 

míewydilion Rslwysi» Tiainor 98 

Arwyddioii yr Amsei an. »8 

Auiry wuclhau, &C #9 


MERTHYR-TYDFIL: 

idfliiifl WíD A CHTBOBüDWTD 6111 D. JOMB8, 14 0AST1B »TRBIrT. 



UDGORN BEION, 

NEU 

^rrcn )) <#aínt. 


Khip. 7.] CHWEFROR 18, 1854. [Cyf. VIL 


Y DUW A ADDOLIR !— PWY YW? 

[Parliad o diid. 90.’ 

Mae digon wedi ei egluro, er profì yn ddiammheuol y bod 
Duw Dad yn feddiannol ar gorff, rhanau, a nwydau, ac ei fod 
yn wrthrych addoliad ; ac hefyd y bod Duw y Mab yn fedd- 
iannol ar gorff, rhanau, a nwydau, ac etto eu bod hwy yn holl- 
bresennol, o herwydd y cyflawnder o’r Duw “ Ysbryd” ag sydd 
ynddynt hwy; y fod y naill a’r llall yn hollwybodol, o herwydd 
yr hollwybodaeth ag sydd yn yr Ysbryd hollwybodol a feddant; 
eu bod yn hollalluog trwy yr liollalluogrwydd ag sydd yn y 
sylwedd ysbrydol hwn. O herwydd y deallant eu ddeddfau yr 
ufyddha iddynt yn mhob petli; megys, er enghraifft, pan yr 
ymsymmudodd ar wyneb y dyfnder yn y dechreuad, ac yr ym- 
reoleiddiodd yr holl elfenau drwyddo, canys “y mae efe yn 
mhob peth, a thrwy bob pcth,” nes y cyhoeddoddy Gorchym- 
ynwr, bob peth “ yn dda iawn.” Fel hyn y “ cynnalia efe bob 
peth trwy air ei nerth.” Felly, pe byddai miliynau o fodau yn 
Dduwiau oll, gellid addoli yr oll heb addoli ond un Duw. Mae 
ein gosodiad blaenorol o gredu personoliaeth a hollbresennoldeb 
Duw, wedi ei brofi yn modoldeb y ddau Dduwiau unol hyn; 
a gwelir fod y Saint yn addoli y gwir a’r bywiöl Dduw, 
Ira yr addola eu gwrthwynebwyr “ yr hyn ni wyddant,” neu 
y Duw nid adwaenir.” 

Yn nesaf, anturiwn brofi mai tyngliedfen hollfeibion daearol 
Duw, pa rai ydynt ddynion yn gwisgo cnawd llygredig, yw 
7 [fris ly. 



Ì02 


ÜDGORN SEION. 


cyrhaedd yn Dduwiau perSaith, hollalluog a liollwybodoF. 
Ymresymir mai anmhosibl i iiyny fod, o herwydd mai “ gallu- 
oedd meidrol” sydd gan ddyn, meddir, ae nad all meidroldeb 
bytli gyrhaedd anfeidroldeb. Iîithr ni chaniatnwn mai meid- 
rol yw galluoedd d_vn. Pwy a welodd ddyn a allodd gredu 
un gwirionedd, iieb allu credu yr ail, a’r trydydd, a’r pedwar- 
ydd. Nid yw yr anhawsderau ag sj'dd ar y ffordd i gredu 
yehwaneg yn profi ei analluogrwydd ; canys symmuder V 
rhwystrau, ac efe a greda fwyfwy o liyd. Os oes gallu dynol 
ynddo, yr hyn a brofir drwy iddo gredu y gwirionedd cyntaf, ni 
ddirnadwn paham nad alla gynnyddu o wirionedd i wirionedd, 
nes y cyrhaedda yr oll ag sydd gan urn-hy w fôd. Pwy a all gofio 
cyfnod neu amgylchiad arno ei hun, pryd nad allasai gredu un 
peth yn rhagor? Pwy a ddywed pa bryd, neu dan ba amgylch- 
iad, y dichon iddo fod, fel nas gall dderbyn unrliyw wybodaetli 
ychwanegol, tu yma i gyrhaedd y cyflawnder o bob gwybod- 
aeth a fedda Duw? Gweler, ynte, nad y galluoedd sydd yn 
feidrol, ond y wyhodaeth a feddwn meidrol yw, etto yn cyn- 
nyddu tuag at aufeidroldeb bob ycliwanegiad ati. Y gredin- 
iaeth o feidroldeb y galluoedd dynol a.ÿcliosa i dduwinyddion 
ddysgu mai anmhosibl i ddyn byth gyrhaedd cyflawnder gwyb- 
aeth, nac o ganlyniad, y gali byth ddyfod yn Dduw ; eitlir 
gwelir y fod galìuoedd dyn, nid yn nnig yn dragywyddol ac 
anfeidrol, a'i fod yn alluog i dderbyn pob gwybodaetli a ddysgir 
iddo, eitlir hefyd ei fod yn gyfryw na ddigonir byth mo hono, 
hyd nes eu diwallir â liollwybodaeth. Profasom eisoes mai 
cynnyddol oedd gwybodaeth Mab Duw, o wirionedd i wirion- 
edd, yn llin ar lin, nes y “ cyflawnwyd ef â lioll gyflawnder 
Duw dyna brawf o gynnyddiant un galluoedd meidrol hyd 
anfeidroldeb. Yn nesaf ceir profion ysgrythyrol, nid yu unig 
y dichon meidroldeb pob dyn gyrliaedd anfeidroldeb; ond trwy 
y "dywediadau canlynol deaiJir fod Duw, naill ai wedi creu 
galluoedd mewn dyn yn bwrpasol, a bwriadol iddo gyrhaedd 
anfeidroldeb ryw bryd, neu y fod gweddiau Iesu Grist ar ei 
Dad yi*ofer, pan yn dymuuo ar fod ei lioll frodyr a grodent 
ynddo ef, yn un ynddo ef, megys yr oedd efe yn y Tad, sef 
mewr. gwybodaeth a ga'.Iu ; fol y byddont liwythau oll yn 
cn ynddo ef mewn pob cyflawnder a feddai Efe. Os nad y w y 
Saint i gynnyddu hyd hollwybodaeth. gaJlu, a pherffeitlirwydd 



CDGOEN SEION. 


] 03 


Duw, gofynwn i babctli y bwriadwyd crefydd? Beth arngen 
yw dyben trefn yr iaehawdwriaeth? Pa fodd y dichon i Dduw 
fod yn achubydd dyn, hyd nes y perffeithia Efe ef yn gyffelyb 
iddo ei hun yn mhob peth. Gan mai Efe yw y safon o ber- 
ffeithrwydd — mai ei ddiben a’i amcan yn yr oll yw gwneyd ei 
blant yn berffaith — mai ei Ysbryd Glân yw y perffeithydd neu 
y santeiddydd ; a itlian y gorchymyna Iesu Grist iddynt fod yn 
berffiiith, megys y mae eu Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn 
berffaith; yna, yr liwn a wada y posiblrwydd i allu meidrol 
presennol ei blant gynnyddu liyd anfeidroldeb, a gyhudda 
Dduw o fod yn eu gorchymyn i ufyddhau i anmhosiblrwydd 
creadigol o’i waith ei hun. Os nad yw y cynnyddiant dynol ì 
anfeidroldeb yn bosibl, yna gweddiai Paul i’r Ephesiaid dder- 
byn anmhosiblrwydd, pan y dywed yr. mhen. iii, 18, 19, — “ Fel y 
galloch, wedi eich gwreiddio c’ch selio mewn cariad, amgyffred 
gyda'r holl saint, beth yw y lled, a’r liyd, a’r dyfnder, a'r 
uchder; a gwy'ood cariad Crist, yr hwn sj'dd uwchlaw gwybod- 
aeth, fel y’ch cyfiawner â holl gyflawnder Duw.” Oni fyddant 
mor anfeidrol ag unrhyw bersonau dwyfol ereill, pan y byddant 
“ wedi eu cj'flawni â holl gyflawnder Duw ?” Yna byddant yn 
anfeidrol, serch mai gailuoedd dynol a feddent tra yn y cnawd. 
Y Duw hwn yw y cyflawnder o herffeitbrwydd y priodoliaethau 
ag y soniasom am dano eisoes. A ph.cn y preswylia hwn yn y 
Saint. nad faint fydd o honynt, hydd pob un yn gwybod pob 
peth a wyr y Tad a’r líali. Ni fydd ur. dim a wyr un na’r oll 
o’r Duwiau yn ei wybod, ar na fydd pob un o’r Saint wedi 
dyfod i wybodaeth oIiodo hefyd. Cyd-dystia Ioan â ni yn liyn 
yn eglur, yn 1 Ioan iii, 2, — “ Anwylyd, yr awrhon meibion i 
Dduw ydym, ac nid amlygwyd cttc heth a fyddwts : eithr ni a 
wyddom, pan ymddangoso efe, y byddwn gyffelyb iddo; obleg- 
id ni a gawn ei weled Ef megys ag y mae." Nid “yn gyffelyb 
iddo” o ran ein cyrff yn unig. ond liefyd ein gwybodaetli a’n 
gallu; canys dywedir yn Phil. iii, El, — “ Yr hwn a gyfnewidia 
cin corff marwol ni, fel y gwneler ef yr un ffurf a’i gorff go- 
goneddus ef, yn ol y nerthol weithrediad trwy yr hwn y 
dichon efe, ie, ddarostwng pob pcth iddo ei huu.” Y pryd hyn 
y byddant berffaith, megys y mae eu Tad j-n berffaitl), yn bur 
fel efe; yna yr adnabyddant megys eu hadnabyddir, gan j 
bydddant oll yn liollwybodol; y gwelant megys en gwelir 



104 


ÜDGORN SEION. 


eanys byddant hollbresenno', yn feddiannol ar bob peth, canys 
dywedir yn Ehuf. viii, 16, 17, 30, — “ Y mae yr Ysbryd hwn yn 
cyd-dystioliaethu à’n liysbryd ni, ein bod ni yn blant i Dduw. 
Ac os plant, etifcddion hefyd; sef etifeddion i Dduw, a chyd- 
eitfeddion â Christ : os ydym yn cyd-ddyoddef gydag ef, fei 
ein cyd ogonedder hcfyd. A’r rhai a ragluniodd efe, y rliai 
hyny hefyd a alwodd efe; a’r rhai a alwodd efe, y rhai 
hyny hefyd a gyfiawnhâodd efe ; a’r rhai a gyfiawnhâodd efe, 
y rhai hyny hefyd a ogoneddodd efe.” Hefyd, dywedir “y 
mae pob petli yn eiddo chwi, a ehwithau yn eiddo Crist, a 
Christ yn eiddo Duw.” Nid cyn y cynnydda eu galluoedd 
meidrol hwy, megys y cynnyddodd galluoedd meidrol eu brawd 
hynaf i gyflawnder anfeidroldeb y Duwdod, y bydd pob peth 
yn eiddynt hwy. Ni welwn ni ddim mwy anmhriodoldeb i 
gredu fod galluoedd y brcdyr ieuengaf i gynnyddu i anfeidrol- 
deb, nag oedd i’r brawd hynaf; na dim mwy anghysson i’r naill 
o’i blant, wedi dyfod yn Dduwiau, feddu pob peth, fwy nag i’r 
nn o’r Ueill a gyrhaeddasant y cyflawnder o’r Duwdod o’u 
blaen hwy, feddu pob peth; canys, yr oedd yr oll yn gwneyd 
pob peth ac yn rnhob peth, yn yr un ystyr, ac felly hwy a bîa 
bob peth. 

Y pryd hyny, mor briodol y gall yr holl Saint ddweyd eu boá 
hwy “ cyn pob peth,” o dragy wyddoldeb hyd dragywyddoldeb 
heb ddechreu na diwedd iddynt hwy na’u gweithredoedd, ag 
yw i Iesu Grist, y Tad, neu un Duw arall ddweyd hyny. Y 
pryd hyny, dywed y naiil wrth y llall, Yr wyf fi ynot ti, a 
thithau ynof finnau, mor briodol ag y dywedodd lesu Grist 
hyny wrth ei Dad ; ac nid gwir r.a phosibl liyn fel personau ; ond 
o ran y Ddwdod ag sydd ynddynt, mae mor briodol i’r naill ag 
i’r llall, pe llall hefyd ; canys un Duto fyddant, er yn wahanol 
bersonau. Yn 2 Cor. iii, 18, — “ Eithr nyni oll, ag wyneb agor- 
ed, yn edrych ar ogoniant yr Arglwydd megys mewn drych, a 
newidir i’r unrhyw ddelw, o ogoniant i ogoninnt, megys gan 
Ysbryd yr Arglwydd.” Erbyn y delo “Ysbryd yr Arglwydd" 
x hwy oll “ i’r unrhyw ddelw,” yna mwynliant yr un gogoniant 
ag Ef, ac â’u gilydd. 

Wedi geni dynion o Dduw drwy ddwfr a’r Ysbryd, y maa 
eyfran o’r Duwdod yn cael ei blanu ynddynt, yr hyn yw 
“ dawn yr Ysbryd Glân;” dysgwylia Duw y cynnyddiant o 



ÜDGORN SEION. 


105 


ìiwn ynddynt yn barhaus trwy ymwrthodiad â'r drwg, ac 
ufydd-dod iddo Ef', hyd nes eu perffeithio drwyddo, a chael o 
honynt deml anllj-gredig yn yr adgyfodiad cyntaf. Etto, nid 
y pryd hyny chwaith, oddieithr y fod cyfran o’r Duwdod yn 
preswylio ynddynt yma; canys dywedir yn 1 Ioan iv, 12, 13, — 
“ Ni welodd neb Dduw erioed. Os carwn ni ein gilydd, y mae 
Duw yn trigo ynom, ac y mae ei gariad ef yn berffeith ynom. 
Wrth hyn y gwyddom eiu bod yn trigo ynddo Ef, ac yntau 
ynora ninnau, am ddarfod iddo roddì i ni o’i Ysbryd.” Yr Ys- 
bryd hwn a brcswyiia ynddynt nes eu dwyn ar ddelw eu Tad, 
fel y dywed Paul, — “Os ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi- 
wrth y meirw sydd yn trigo ynocli, yr hwn a gyfododd Grist 
oddiwrth y meirw, a fywioca hefyd eich eyrff marwol chwi 
trwy ei Ysbryd yr hwn sydd ynoch chwi.” Profasom hefyd eu 
bod nid yn unig ar ei ddelw gorfforol, ond yn feddiannol ar ei 
holl berffeithrwydd ef yn mhob dull, ac y cyd-etifeddant bob 
petli ag eí ; ac felly cy d-dey rnasant ag ef mewn gogoniant. Yna 
bydd eu lly wodraeth dros bob peth, o herwydd bydd pob peth 
wedi ei ddarostwng iddynt, a byddant fwy na choncwerwyr ar 
bob peth. Byddant yn “ Freninoedd ac yn Offeiriaid i Dduw, 
a theyrnasant gydag ef ar y ddaear.” Bydd y gair DUW yn 
weledig ar dalcen pob un o'r dyrfa liosog ; ac nid i arwyddo yr 
hyn ni fyddant, ond pawb a adwaenant eu bod yn teilyngu yr 
isnw a fydd arnynt, canys Duwiau a fyddant, yn meddu y cyf- 
iawnder o’r Düwdod. O ddedwyddolion! Pwy na ystyria y 
mwynhad sylweddol, ac nid ffugiol nac “ ansylweddol,” o’r 
perffeithrwydd, y gogoniant a’r gallu hwn, yn werth dyoddef 
pob peth er ei fwyn? Nid rhyfedd i blant Duw gynt ddiys- 
tyru golud y byd, mewn cyferbyniad i’r . anchwiliadwy 
olud hwn. Cymhwys y gallasant ddibrisio gorsedd-feingciau 
dacarol ac amserol, wedi cael cipolwg ar y rhai tragywyddol a 
nefol hyn. Pwy a’i hiawn ystyria, ar nad undrecha, i ymber- 
ffeithio drwy santeiddiad Ysbr-yd Duw, i fod yn addas i’r oruchel 
gwmniaeth hyn? Cofier nad â i mewn ’r gogoniant hwn ddim 
aflan na haiogedig! Braint anmhrisiadwy yw cael dyfod yn 
blant mabwysiadol i Dduw ; canys i gynnifer a’i derbyniasant 
ef, “efe a roddes iddynt allu i fod yn feibion i Dduw.” Mawr 
yw dyled y rliai a gawsant yr oruchel frainto gael eu geni o’r 
Duwdod hwn, i wylied a gweddio, rhag tristâu ei Ysbryd ef 



ÌOfi CDGORN SEION. 

oddiwrthynt mewn un modd; canys liebddo gweler na ddeuant 
byth yn debyg i'w Tad. Saint anwyl, magwn, a meithrinwn 
y ddwyfol anian hon hyd y cyflawnder. 

(I’w bmhaii.) 


CYMMANFA MERTIIYR. 

CRYNODEB o’B IiYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GrM- 
MANFA l'CUOD. 

[Pai liad o dud. 03 ] 

Mae i bawb, yn yr Eglwys hon, eu hamrywiol freintiau; ac 
wrth i bob un gyflawni ei ddyledswyddau, a phawb oll i 
gynnortiiwyo eu gilydd ynghyflawniad eu dyledswyddau, eu 
bendithir gan Dduw. Mae pob egwyddor a phob atlirawiaeth 
sydd yn ol duwioldeb yn dda; ac ni ddylai neb eiddigeddu, ond 
tros ogoniant Duw. Difoder o’n plith bob eiddigedd am gael 
swydd, ac am gael a deimlwn yn hawliau i ni yn y peth hyn 
a’rpetharall: eithr ein eiddigedd ni oll a fyddo tros gynnal i 
fyny y rhai sy mewn swyddau, fel ein cynnalier ninnau yn ein 
gwahanol gylchoedd ; a gofalwn fod yr oll a wnelom, yn tueddu 
at anrhydeddu Arglwydd y lluoedd, canys pob swydd a pliob 
dylanwad a feddwn, sydd eiddo yr Arglwydd. 

Gofalwn ddywedyd yn dda ac yn barchus am weision Dnw; 
a’r dull goreu i’n eymbell at hyuy, ydyw peidio a llocliesu 
ammheuon a theimladau anymunolam danynt na thuagattynt. 
Gweddiwn tros y riiai sy’n myned i Seion. Y neb a iselo, neu 
a gefnogo eredl yn eu cais at iselu cymmeriad y Llywydd 
Phillips, wedi yr elo ymaith, a isclir, ac a arweiniant eu gilydd 
ì uffern; canys a pha fesur y mesuroch, yr adfesnrir i 
chwithau. 

Nyni a dderbyniasom yr unrbyw brynedigaeth; yr ydym yn 
yr unrhyw gyfammod newydd; cawsom ein bedyddio i’r un 
ffydd. trwy yr unrliyw fedydtl, er maddeuant pecliodau; ac yr 
ydym yn un Eglwys Iesu Grist, a sefydlwyd gan yr un Ar- 
glwydd DJuw, er iachawdwriaeth dynion. Derhyniasom, ac 
am hyny cadwn a chofleidiwn egwyddorion y Gwirionedd, — 
egwyddorion y bywyd tragywyddol, ac yna nis gail y byd ein 
hyspeilio. Dëallwn a gwnawu ein holl ddyledswyddau, a bydtì 



ÜDGORN SEION. 


107 


î Dduw ein bendithio,’ein cynnal, a’n cadw yn dragywydd. Y 
dyn goreu, yw y dyn sydd yn deall ac yn gwneyd ei ddyled- 
rwyddau oreu. 

Anfonwyd ataf, mewn perthynas i’r “ Drysorfa Ymfudol 
Barhaus.” Trysorfa ydyw lion a ffurfiuyd ac a gyfansoddwyd 
yn unol a chyfraith y tir. Anfonir yr arian i’r llywyddiaeth 
yn Liyerpool, ac oddi yno i ddwylaw yr awdurdodau yr oclir 
draw i’r môr, yn Seion: dodir yr arian mewn gweithrediad i 
gynnyddu, fel eu lliosoger at anfon cantoedd a miloedd o Saint i 
Seion yn awr, ac mewn amseroedd dyfodol; nid oes un sail nag 
achos i neb personau ammheu nac ofni y gwneir cam a liwynt, 
mewn un modd; a chaiff pawb, o dro i dro, y fraint o fyned 
adref i Seion. Rhoddir yn awr fenthyg tair pynt, i bob un a 
dalo ddeg pyut at ymfudo; bydd i’r rhai a gymmerant y 
benthyg, dalu hyny ol, wrth eu gallu; ac ychw'anegir y cyfryw 
daliadau at y swmiau, yn y Drysorfa Ymfudol: ac felly, 
galluogir lluoedd rliagllaw i fyned liefyd tuag adref. Mae’r 
cynllun, fel pob petli arall sy’n perthyn i Formoniaeth, yn 
garedigol, yn nerthol, ac yn gynnyddol er daioni i’r holl Saint, 
ac nid oes yma un pleidgarweh i neb mwy na’u gilydd; ond 
pawb olli gyfranu, yn wirfoddol, ac yn oleu gallu; a phawboll 
ifwynhauyn gyfartalo’rcysnron annhraethol sydd yn ein haros. 

Dichon mai hwn ydyw y tro elaf i mi gael eich cyfarch yn 
Merthyr : o leiaf, yr wyf yn gobeithio hyny, am fod i mi ber- 
thynasau ac anwylion yn fy aros draw. Bendithied Duw ni a 
nerth i allu myned trwy holl amryw olygfeydd y bywyd liwn, 
nes ein myncd oll i fwynhau cysuron Seion, ynghyd a chysuron 
di ball y bywyd tragywyddol. Nid wyf yn adwacn nemawr 
yn Nghymru, wrth eu henwau; ond yr wyf yn mawr lawen- 
hau yn yr hyn a wnaed ynóch, ganddoch, a tlirwyddocli, yn yr 
amser a aeth heibio: yr wyf, hefyd, yn mawr lawenhau yn y 
gobeitlnadau sydd o’n blaen, ac wrth feddwl am yr amser y caf 
gydgymdeithasu ag Apostolion, prophwydî, ac ereill o weision 
Duw yn Seion. Yr wyf yn llawentmi, gan eich annog, i bob 
ffyddlondeb, diwydrwydd, a dyfal barhad, gyda phenderfyniadau 
cywir, yn y gwaith a’r Ilafur cariad gogoneddus, ag y sydd yn 
dwyn cymmaint Ues i ddynion, cymmaint dedwyddwch i’r 
Saint, a chymmaint testunau rhoddi mawl annberfynol a 
gogonoddus, i’r Iiollalluog Dduw, trwy Iesu Grist. Amen. 



toe 


ÜDGORN SEÎOW. 


Canwyd unsain, gan y brawd William Jones, a chydgor, y& 
ardderchog iawn. 

Y Llywydd Jones, — Meddyliwyf fod yma bawb yn teimlo eu 
hunainyn gysurus a thra dedwydd; a bod yma rai yn dechreu 
ymholi. “ Pa fodd i gadw a dal gafael ar y mwynhâd cysurus 
hwnî” Fy atteb, ydyw mai trwy wneyd yr hyn a gais yr 
Arglwydd genyra. Mae y Llywydd Richards, yn llaweuhau 
wrth weled yr arwyddion dymunol, er na ddeall ef yr iaith a 
lafarwn ; ond yr un yw Duw, i’r Cymry, i’r Saeson, ac i bob 
ieithoedd a phobloedd ag a alwant arno; mae’r Duw liwnw yn 
Dduw y Cariad; dysgwn ninnau ei garu ef, am iddo efyn, 
gyntaf ein caru ni; a charwnein gilydd, yn ac o herwydd ein 
tybygolrwydd iddo ef. Y hobl sydd yn caru, a arferant ddweyd 
yn dda wrth ereill am eu gilydd; cariad a guddia liaws o 
bechodau, a charwn ninuau fel y dysgom lafaru yn dda y naill 
am y llall bob amser. Mor deg yw traed y rhai sydd yn ef- 
engylu tangnefedd. ac yn cyhoeddi heddwch! Llafarwn ddai- 
oni, fel y byddo yn dda gan bobl glywed swn ein cerddediad 
a’n gweled yn dyfod i’w tai. Nid oes genyf fi amser i fyned ac 
amddiffyn fy nghymraeriad ; i’w ofal ac i’w gadwraeth anffael- 
edig Ef y gadawaf hyny. 

Y Bugail Tiiomas Jeremy, — Gan i mi gael y fraint o ufydd- 
hau i'r Efengyl, a mwynhau tystiolaeth o wirionedd y Grefydd 
hon, difyr ydyw genyf gael dywedyd gair, gyda theimladau 
diolchgar, am y ddysgeidiaeth a gefais yma heddyw. ar hyd y 
dydd; y mae yr addysg i mi fel y mêl. Gadawais deulu anwyl, 
o wraig a phlant, yn Seion; i gyhoeddi yr Efengyl, aciannogy 
Saint, yngeiriau Paul,“Meddyliwch am eich blaenoriaid, yn yr 
Eglwys, tfydd y rhai dylynwch.” Mae ffydd y blaenoriaid, yn 
yr Eglwys hon. fel ffydd y Patriarehiaid ; fel fíydd Moses, ar 
prophwydi ; ac fel ffydd yr Apostolion, yn nyddiau Crist ; sef, 
ffydd er iechydwriaeth, ffydd yngweinidogaeth angylion, a 
ffydd yngwahaniaethol ddoniau yr Ysbryd Glân. Ymdrechwn 
ddylyn yr un ffydd a hwynt, fel y mwynhäom yr un fath 
wybodaeth ag a fwynhasant hwy; dylynwn yr un ffydd, fel y 
derbyniom yr un eyfielyb fendithion, ynghyd a’r un bywyd 
tragywyddol ag a dderbyniasant hwy. 

Pe gwnelai rhyw wr cyfoethog ei ewyllys, a gadael ei hòll 
eìddo i’w berthynasau, r.i byddai gohaith i mi, os heb wybodfy 



TJDGORN SEION. 


109 


rttod yn un o’i berthynasau ; nid oes gobaith chwaith, am 
fwynliâu o’r breintiau sy gan blant Duw, ond i’r rhai a ufydd- 
hant i Efengyl Duw; gan hyny, mynwn gael gwyboà ein bod 
ni yn blant iddo ef, ac yn etifeddion yr addewidion mawr iawn 
a gwerthfawr, a drysorodd efe i’w blant, yn Nghrist Iesu ein 
Harglwydd, Amen. 

Canwyd gan y côr. 

(Pw barb.au.) 


UDGrORN SEION, 

N K U 

â>er<rn p jêaint. 


DYDD SADWRN, CIIWEFROR 18, 1854. 

Newi'ddion da ag sydd yn peri llawenydd mawr i holl gar- 
wyr Duw, — i wir gyfeillion Iesu Grist, yw yr hyn y mae yn 
fraint i ni ei gyhoeddi drwy ein cyhoeddiad bychan; sef y fxl 
ei deyrnas ef yn myned ar gynnydd — fod ei gyfraith Ef 
yn rhedeg drwy’r byd mor gyflym ag y mae, ac yn ennill 
ufyddion iddi ei hun : llawenydd yw genym gyhoeddi ci 
llwyddiant yn ein gwlad ein hunain; gan ein bod ni yn gwy- 
bod fod y Duw liollalluog wrth y lly w yrn mhob peth, ein hym- 
ddiried disigl fydd ynddo Ef, a thrwyddo Ef yn ein gilydd, fel 
cydweithwyr Duw. Yr arwyddion egluraf o lwyddiant yr 
efengyl y w duwioldeb buchedd, a chynnyddiant doethineb a 
chariad ei phroffeswyr. Testunau newyddion o lawenydd 
rliodded y Saint i’w gilydd, ac i’w Llywyddion yn barhaus, trwy 
arddanghosiadau amlycach o gynnyddiant y Duw-dod i’w calon- 
au, profadwy yn eu gweithredoedd. Duw-debvg a gerfier ar bob 
gweithred o’u heiddo mor amlwg i'r byd, ag y bydd amlyg- 
rwydd yr “ enw newydd,” hwnw, sef “ Duw,” ar dalcenau ei holl 
blant yn y dydd a ddaw. Fleser genym ganfod argoelion o hyn 
yn ohebiac-thau ein gohebwyr, wrth law, y rhai y caiff ereill y 
pleser o’u darllen hefyd, gynted y b’o lle ; caffed amynedd er 
pherffaith waith fel y cawn ninnau ei pherchenogiou yn 
barhaus. 



119 


TTDGORN SEION. 


Y DIRYWIAD ANGHRISTAIDD. 

GAN ROBYN DDÜ, ERYRI. 

Riioddodd Düw, i dciynion amrywiol Oruchwyliaethau, gan 
addaw “ Goruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd;” ac o her- 
wydd ei fod yn perchen pob perffeithrwydd, ni ddadguddiodd ef 
ond un drefn acliub pechadur, ac ni chydnabyddodd ef ond un 
Eylwys i gyhoeddi yr unrhyw drefn, yn yr holl amrywiol 
Oruchwyliaethau. 

Gan y ceir, yn ein dydd a’n gwlad, liaws o wrthbleidiau yn 
arddelwi crefydd, a pliob plaid yn haeru mai ei hunan, ac nid 
arall, sydd Eglwys i Grist, nyni a chwiliwn am yr Achos 
dechreuol o’u hymbleidiaeth, gan osod y cyfreswm canlynol yn 
«ail i’n hymofyniad: sef, “ I bob effaith, mae achos : mae effaith 
a’i hachos, bob amser yr un natur a’u gilydd: ac o ganlyniad, y 
mae yn rhaid i unoliaeth yr Eglwys, a’i dirywiad ymraniadol, 
fod wedi tarddu oddiar achosion, mor wahaniaethol y naill 
oddiwrth Ilall, ag ydyw y gwahaniaeth sy rhwng yr undeb a’r 
ymraniad a effeithir ganddynt. 

Rhwyddhäwn ein ffordd, trwy gyferbynu Goruchwyliaeth 
Moses ag eiddo Crist. Yn hanes y naill, ceir fod Duw yn 
dadguddio ac yn dangos ei gyfrinach i’w weision y prophwydi; 
fod yr Eglwys mewn undeb, j'n cadw y gorchymynion a ddad- 
guddiai yr Arglwydd iddi yn barhaus trwy ei weision, a’i bod 
yn mwynhau gweinidogaeth angylion, prophwydi, ac amryw 
«wyddogion yr offeiriadaeth santaidd, a bod gwyrthiau yn ei 
chanlyn. 

Yn hanes y llall, ceir i’r Ysbryd Glân lemri dyscyblion Crist; 
y derbyniasant eu cennadwri trwy ddadguddiad; fod yr 
Eglwys yn un a ehytun, gan gadw pob peth a orchymynodd 
Iesu Grist eu cadw; a'i bod yn mwynhau gweinidogaeth angyl- 
ion, prophwydi, apostolion, athrawon, a bugeiliaid; a bod 
gwyrthiau yn canlyn y rhai oll a gredasant yr Efengyl gan 
ufyddhau i’w holl ordinhadau. 

Yn y naill, canfyddir etto i’r bobl ymlygru a lladd gweision 
Duw; iddynt fyned i gaethiwed, ac y dychwclasant heb gan- 
ddynt nag arch y cyfammod, na dim o’i ddodrefn; a'u bod, o 
ganlyniad, wedi eu hamddifadu o’r dadguddiadau dwyfol; fel, 
■tìblegid hyny, yr aethant i dywylhych mawr, ac yr ymran- 



UDGORN' SEION. 


m 


■asant i lawer o seetau; megys, Libertiniaid Gaulonitiaid, 
Herodianiaid, Epicureaid, Stoiciaid, Gnosticiaid, Nicoleaid, 
Nazarëaid, Zelotiaid, amryw sectau o Phariseaid, Saducëaid, 
Samariaid, a llawer ereill. 

Yn y llall, gwelir etto i’r bobl ymlygru a lladd gweision 
Du ac, o ganlyniad, yr arjddifadwyd hwytliau o’r dadguddiad- 
au dwyfol; fel, oblegid hyny, yr aethant yn yr un modd a’r 
Iuddewou gynt, i dywyllwch mawr, ac yr ymranasant i liaws o 
sectau; yr hyn, yn ol yr Hanes Eglwysig, gan Mosheim, 
Gahau, ac ereill, a ddechreuodd yn raddol, fel y canlyn : — 

O.C. 

100. mlynedd : — Yr oedd yr holl Apostolion, oddigerth Ioan 
wedi eu Iladd : daeth Ioan o ynys Patmos, yn y £1-98. 

200 . Taenellwyd dyn claf yn ei wely, am y credent fod 
bedydd yn angenîheidiol er maddeuant pechodau; 
eithr wedi ei iacliâd, ni dderbynient ef yn aelod 
Eglwysig, am yr ammheuent nad iawn eu dull o 
feddyddio trwy daenelliad. Gahau. 

300. Dechreuwyd taenellu babanod, y waith gyntaf erioed. 
Mosheim, Yol 2 . t. d. 69. Gahan. 93. 

323. Unwyd yr Eglwys wrtli y wladwriaeth; gan G 33 - 
tenyn Fawr. 

325. Cynnaliwyd Cymmanfa, a mabwysiadwyd cyfeiliorn- 
adau Nice. 

570. Diflanodd yr lioll ddoniau gwyrthiol o’r Eglwys. 
Mosheim. 

606. Ilhoddwyd y titl Pab, y tro cyntaf, i Boniface y tryd- 
ydd. 

608. Cododd Mohammed, a chrefydd yr Alcoran, o ogof 
Mecca. 

900. Ymranodd Eglwys Groeg allan o Eglwys RhufaÌD, a 
sefydlodd ei hun yn Constantinople, a’r ddwy ynlladd 
a llosgi a allont o anghydffurfwyr. 

1200 ' Ymranodd y Waldensìaid, dan Peter I\ r aIdo, mas- 
gnachwr o Lyons: a’r Albigeniaid, y dyfethwyd lliaws 
o honynt yn Piedmont, gan íilwyr y Pab I’ius. iii. 

1483. Ymranodd y Lutheriaid, dan Martin Luther. 

1 523. Ymranodd Eglwys Loegr, dan Harri yr wythfed. 

1536. Ymranodd y Bedyddwyr, dau Simon Menno; cyn 



112 


ÜDGORN SEIOX. 


offeiriad Pabaidd, ganedig o Friesland. Buck’s Theo- 
logical Dictionary, t. d. 35. 

16o0. Ymranodd y Presbyteriaid, dan John Knox; dyscybl i 
Calvin. 

1700. Ymranodd y Crynwyr, dan George Fox; rheoleidd- 
iwyd hwy gan William Pen, a Barclay. 

1728. Ymranoddy Wesleaid, dan John Wesley; yr hwn ag 
ef yn bresbyter yn Eglwys Loegr, a ordeiniodd ddyn 
o’r enw Thomas Coke yn esgob! 

1746. Ymranodd y diwygiad o Eglwys Allmaen, dan Michael 
Schlatter; a chyd rhwng y Trefnyddion Calfinaidd, yr 
unarddeg ymraniadau Wesleaidd, yr Annibynwyr, yr amryw 
ymraniadau Presbyteraidd, yr Undodiaid, y Sandimaniaid, yr 
Ariaid, y Swedenborgiaid, y Sabeliaid, a'r holl ymraniadau rhy 
líosog i'w henwi, mae gan y flwyddyn 1854 sectau a’u henw yn 
lleng. 

Mae yr hanesyddiaeth flaenorol yn amlygu, mai cael a der- 
byn Dadguddiadau oddiwrth Dduw, trwy ei weision, oedd yr 
achos o’r Undeb a’r bendithion a fwynheid yn yr Eglwys dan y 
ddwy Oruchwyliaeth; ac mai y llygredd, a barodd lladd y 
gweision hyny, yw yr achos o’r holl ymraniadau, a gymmera- 
sant le cyn a gwedi dyddiau Crist a’i apostolion. Mae hyn yn 
cin harwain, gyda gorfodaeth, i benderfyniad pwysig: sef, fel y 
mae y dadguddiadau dwyfol, a’r undeb perthynol i’r Eglwyj, 
yn achos ac effaith dda; felly, y mae y Ilygredigaeth a barodd 
yr amddifadrwydd o’r cyfry w ddadguddiadau, ynghyd a’r ym- 
raniadau gwrtlibleidiol a ddylynodd liyny, yn achos ac. effaith 
ddrwg : a chain na all achos drwg ddwyn effaith dda, mwy nag 
y dichon i achos da ddwyn effaith ddrwg, nis gall chwaith yr 
ymraniadau sectyddol, mwy na’r Ilygredd a’u hachosodd, fod 
yn eiddo Crist. 

( I'w harliau.) 


CAIS AT DDEIIONGLIAD Y DDAMMEG, 

Yr hon a ymddangosodd yn rhifyn 3ydd o U dgorn Seion. 

Syr, — Wedi gweled Dammeg y Boncddwr a’i Fab yn yr Un- 
gorn, a’r gofyniadau ar ei hol, cynnygiaf yn fyr fy mcddyl- 
ddrych arn dani. 



t’DGOBN SEION. 


113 


Y gofyniad cyntaf, — Pwy yw y personau cyfeiriedsg, sef y 
Tad, y Mab, a’r etifedd? 

Ateb: Y Tad yw Duw y Nefoedd; sef y byd wedi ei 
Nefoleiddio, ei berffeitliio, a’i ogoneddu. Y Mab yw Adda, r.’r 
Elifedd yw Iesu Grist. 

Yr ail ofyniad, — Y Palas a’r gwyddfodolion? 

Ateb; Y I’alas yw Cartrefle y Mab, neu Adda yn y byd 
nefol. Y Gwyddfodolisn yw hiliogaeth Adda, sef yr ysbrydion 
cenedledig, y rhai oeddynt braidd wedi llenwi ei etifeddiaeth 
yn y byd nefol. 

Y trydydd gofyniad, — sef, “ Ai Priodol,” &c? 

Ateb : Ië, priodol yn ol fel y dywed y Ddammeg am yr add ■ 
nned a wnaed, a boddlonodd, nid yn unig y Mab i’w troa- 
glwyddo i ofal ei Dad am amser, ond hefyd cydsyniasant oll 
fel teulu mawr, a chanasant mewn llawenydd am y cynnygiad ; 
nid yn unig hyny, ond hefyd i fyned yn eiddo i’w Taid, yn gym- 
maint ag os byddai i’w Tad eu liangofio, a throseddu ammodau 
y freintlen, yr hyn yn sicr a fu ; ond er hyn oll, trwy gyfryng- 
oliaeth yr Etifedd, adferir hwy oll i’w Tad a’i cenedlodd. 

Y gofyniad olaf, — Y “ Wlad bell.”? 

Ateb : Ỳ wlad bell y w y Ddaear hon. Y modd yr effeithiodd 
y ffrwythau oedd, wedi iddynt breswylio yn y “ wlad bell” (y 
Ddaear) am ysbaid o arnser, yr oedd yn fath gyfnewidiad, hyd 
nes yr oeddynt yn cael eu troi yn raddol yn ddaearol, yr hyn 
oedd yn diswyddo y côf am bethau a fu, ac a oedd i fod, &c. Ac 
hefyd, trwy fwyta o’r ffrwyth gwaharddedig. 

Dyffnjn Conwy. William Daties, Ied. 

[Cyhoeddasom y dehongliad blaenorol o blith lliaws o dde- 
hongliadau a gynnygiwyd; yn un peth, o herwydd ei fyrdra i’n 
tudalenau bychain. Os na foddloner, anfoner ei waUau a’i 
welliant. — Gwel Perl o Fawr Bris, tud. 2. — Gol.] 


DAMMEG AEALL. 

Gan fod ein gohebwyr mor barod i ddysgu egwyddorion pwysig 
*rwy ddammegion, porthwn hwynt â’r hyn a wna iddyn* fawr 
iea «i ddeaU a’i ddehongli, sef: — 

SIASAD PLANT. 

" O Deio, wyddost ti bethi tyr’d yma ar firyä, rhed,” eb* 



UDGORN SEION. 


1 14 

crotj r n bach yn ei bais, dan redeg heibio ein pcnelin un boreu, 
a’i damaid yn ei law, “ mi fetia i ddimeu â ti, nad elli di ddim 
gesio pwy sydd wedi dod i’n tŷ ni ; yn awr dywed os gelli.” 
“ Gallaf mi wrantaf,” ebe Deio, canys yr oedd efo eisoes wedi 
clywed y ncwydd. “ Wel, dyma’r ddimeu os dywedi,” ebe Mo- 
ses bach, yr hwn oedd newydd ei chael am fyned allan i 
chwarae. “ Babi bach sydd yna,” ebe Deio, “ dyro i mi y 
ddimeu yn awr.” Derdlid wrtli wynebpryd Moses, fod rhyfcl 
yn ei feddwl, pa un ai colli ei ddimeu ai co'li ci eirwiredd a 
wnai. eithr dcwisodd y bìaenaf, gan ddweyd, “ Wel Deio. gan i 
ti ennill y ddimeu, betia etto.” “ Gwnaf,” ebe Deio yn eofm 
“beth nesaf.” “ Mi fetia r.i clli ddweyd pa un ai bachgen ai 
geneth yw.” “ Geneth, at y fentsr,” ebe Deio yn wrol. “ Xage 
yn wir, bachgen ydi o, dyro fy nimeuyn ol,” e’oe Moses. “ Wel 
Deio, gan i ti fod mor onest, mi fetia i â íi etto.” “ Beth a feti 
neea’ Mo’s.” “ Wel, mi fetia na wyddost ti ddira o ba le y 
daeth y babi ; yn awr Deio, dyna bwsl i ti.” “ 0 gwn o’r 
goreu, onid dy r fam a’i ganodd yr un dwl, o ble arall y doi ef?” 
“ Nage wir, Deio, dyna’th di wedi cholli hi etto, o Lundain y 
daeth e ar y r/onch neithiwr, mi glywais i mam yn dweyd.” 
“ Taw, taw, dweyd rhywbotii yr oedd dj r fam, am*na ewyll- 
ysiai i ti ddeall yn awr o ba le jr daeth.” “Mae’n ddigon 
gwir," ebe Moses yn frawychus, am i Deio ammeu geirwiredd 
ei fam. “ Ië, o Lundain y daeth e hefyd, mi glywes y nhad yn 
dweyd hefyd ; ae mi weies i y doctor yn y tý yr hwn a’i dyg- 
odd i ni.” “Paid taeru Mo’s, stori pientyn yw hona, gan.nad 
wyt ti ddigon hen i ddeall o ble y daeth.” “ Beth, wyt ti yn 
meddwl y buasai fy nlmd a mam yn dweyd anwiredd wrtha i, 
dywed? na, dywedant well gwir nâ thydi mi wn.” Daeth 
Deio a’i holl resymau dros ei bwnc fe! cyfreithiwr, er mawr 
ddifyrwch ac argylioeddiad y gwrandawwyr oll, ond Moses 
bach, yrhwn a fynai gredu ei dad a’i fam, yn hytrach nâ’r holl 
fyd i’r gwrthwyneb ; ac j r maith ag ef dan lefain yn frawychus ; 
o herwydd i neb ei ammeu ef. 

Pwy a ddehongla y Ddammeg? Cynnwysa gyfnod hynod 
yn hanes pob dyn byw, a’r man y daetli o bono! Ai Deio ynte 
Moses a ennillodd y pwnc, a phetii yw yr egwyddor a ddysga? 



EDGORN SEICN. 


1 16 


NEWYDDION EGLWYSIG CARTEEFOL. 

Dwye. Moeganwg. — N ewyddion cysurol — arwyddion byw- 
iocaol, a glywir ac a welir yn mliob cwr o'r Gynnadledd hon o 
liyd, a phawb yn penderfynu, ar a wyddom, i fy w yn ffyddlon- 
ach nag erioed. 

Siii Aberteifi. — Cynnaliwyd Cymmanfa y Gynnadledd 
hon yn Aberystwyth, Sul y 5med o’r mis liwu ; ymgynnullodd 
y Saint cylchynol, a llawer o’r byd yn brydlon a threfnus ; — - 
gwrandawiad astud drwy yr lioli oedfiion ; — Ysbryd Duw yn 
nerthol ar ei bobl, yn llawenhau eu calonau ac yn llanw gen- 
euau ei weision â doetliineb; — argoelion gobeithiol am liosogiad 
a chynnyddiant sêl a duwioldeb. Cyfanrif, 105; dau wedi eu 
bedyddio, a’r doniau ysbrydol yn nerthol yn y gwahanol 
gangenau. Ymfudodd amryw o’r Gynnadledd lion eleni, a 
chyrhaeddasant oll yn iach ar fwrdd y llong Golconda , tra yr 
oedd hi yn yr afon, a hwyliasant yn llwyddiannus gyda y lleill 
o’r Cymry. 

Bryciieiniog. — Tystiai swyddwyr y Gynnadledd hon eubod 
hwy a’r Iioll Saint mewn gwell teimladau nag y buont er’« 
blynyddau yn y mwynliâd o’u cariad cyntaf ; — y brodyr yn 
ddiwyd a phenderfynol yn dosparthu traethodau i’r byd; a 
hysbysa y Llywydd ni, nad oes neb yn dewis bod rm segur, o 
herwydd mai yr hyn a adeilcidant o deyrnas Dduw a fwynhant 
o honi. lîhai wedi cael eu bedyddio yn ddiweddar, a galwad i 
fedyddio amryw ereill; mae amryw drefydd yn galw am 
bregethu heb ddigon o bregethwyr i’w diwallu. Arglwydd y 
winllan a anfono lawer etlo o weision ffyddlon i’w winllan, fel 
y casgler y gwenith i’w ysgubor, cyn dyfod y dyddiau blin. 


EFFAITH PEOFI SANT. 

Poenus iawn yw cwpan sur, — a miniog 
Ydyw mynych ddolur: 

Ond os poen,— daw- i was pur, 

O ddygasedd ei gysur. 

Mae aur i’w drîn am hir dro. — tn y pair, 
Yn ddarn poeth, nes toddo: — 

I’w droi’n frwd, rho’ir drain y fro 
Dàn y pair, — a Duw’s puro. 



416 


CDGORN SEION. 


Ysgwrir prês ac arian — ychydig, 

Gyda cìiadach bychan : — - 
Wedi ’sgwrio, — dasg eirian, — 

Ceir pwy deifl y carp i dân. 

î.löab hynod, i'm poeni, — er iechyd, 

Sydd yn Grochan golchi ; 

Hoff rai Ior. yn ei phair hi, 

A fydd lân, i’w fyddloni. 

Robtn Ddu, Earm. 


AMRYWIAETIIAU, &c. 

Gwibtonedd. — Tŵr caerog y w gwirionedd. Er ergydio o hoH 
fagnelau y fall arno, ni syflir maen o liono. Er chwythu o holl 
gyru hyrddod saith tragywyddolfyd o’i amgylch, — ac er troi y 
moroedd yn wlybwr du, yr wybren yn bapyr j'sgrifenu, hoU 
laswellt y ddaear yn blyf, a’i bobl i gyd yn eu gyru i gam- 
ddarlunio gwirionedd ; etto saif mynwes ei feddiannydd mor 
dawel â môr gwydr tragywyddolfyd, heb chwà o’u pla yu 
crychu ci wyneb siriol. 

Ofn. — Aden wrth sawdl yr euog haerllug, i ffoi rhag ei ddal; 
a hoel trwy draed yr euog brawychus, yn ei luddias rliag fl'oi. 

CTNNTDD Y SAINT. 

O ogoniant ac awenydd, — i gàn 
Ogoniant tragywydd, 

Mewm gogoniant, pob Sant sydd, 

Trwy ogoniant ar gynnydd. Robtn Ddu. 


DERBTNrADAü o Chwef. 9 HTD Chwef. 14,— Dwyr. Mor- 
janwg, £L LOs. 

üfgj" Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadan, 
i Capt. D. Joìies, 14, Castìe Street, Merthyr-Tydjìl. 


C Y N N W Y S I A D. 


T it B . 

Y Dnw a Addolir — Pwy ynî löí 

Cymiiianfa Merthyr 100 

Colygyddiaetb uw 

T Dìrywiad Angbrislaidd . 110 

Cais at Ddetiougliad y Ddanimeg 11*1 

Dammeg Aiall 113 

Newyddinu Eglwysig Caurefol 113 

ElTaitb Proli Saut 115 

Atury wiaetbau, &c... 110 


MERTHYR-TYDFIL : 

UllArnirD A CUYUOIUDWTD Üiil D- JONSS, 14 CASTI E STHBIT. 



UDGORN SEION, 

NEU 

âcrni \> ^atrn. 


Rmp. 8.] CHWEFROR 25, 1854. [Crp. VII. 


Y DUW A ADDOLIR !— PWY YW? 

[Parliad o clud. 106., 

Amlwo yw weithan ryngu bodd y Duwiau tragywyddol, ar 
fod dynion wedi eu eynnysgaeddu a galluoedd cyfaddas i gyn- 
nyddiant hyd anfeidroldeb — nad llai dyben oedd ganddynt 
yngreadigaeth dynion na’u gwneyd yn Dduwiau, i fod yn ogyf 
uwcli a’u hunain yn ngyflawnder y Duwdod; yn nesaf, ceis- 
iwn brofl, Pa podd y owneiiî. dynion yn Dduwiau! Rhoed 
rhydd ewyllys i bob dyn, i bob creadur, ac i bob sylwedd 
bywydol; eu hufydd-dod gwirfoddol i’r iawn gyfarwyddiadau a 
roddir iddynt, yn unig a duedda i berffeithio a dedwyddoli y 
naill a’r ilall a’r oll o bob peth gweledig ac anweledig, drwy holl 
greadigaethau y Duw a lywydda yr oll. Gosododd eu deddfau 
priodol i’r haul, y lloer, a’r planedau; i’r môr a’i bysg, i’r awyr 
a’i ehediaid, y ddaear ai hymlysgiaid, ac i ddyn hefyd : amry wia 
deddfau yr oll yn gyferbyniol i’w galluoedd, a’u deall i’w cadw. 
Perffeithiad yr oll, neu gael mwy o’r Duwdod ynddynt yw y 
dyben; a neshâd at Dduw fydd y canlyniad o ufydd-dod pob un, 
yn mhob cylcli; megys, o’r ochrarail, pellhâd oddiwrtii Dduw, 
sef bod llai o briodoiiaetliau y Duwdod ynddynt, fydd y can- 
lyniad o bob anufydd-dod. O barthed i holl hîl Adda, dywedir 
“ nad oes enw arall wedi ei roddi yn mhüth dynion, trwy yr 
hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig ond Iesu Grist, a 
iiwnw wedi ei groeshoelio.” Ufydd-dod i’w orchymynion Ef 
yn mhob petli, a ddyga ei ufyddion yn feddiannol ar ei holl 
S [peis \ g . 



UDGORN 


• ON. 


gyflawnder ef, megys ag y cyflawnwyd yntau â lioll gyflawn- 
der ei Dad, trwy ei ufydd-dod perffaitli i’w holl orchymynion 
Ef. Hyd yma, eglur yw y ffordd i ddod yn Duwiau; onnE 
y mae gofyniad pwysig yn dyfod i'r meddwl yn awr; sef, beth 
yw y gorchymyuion a’r dyledswyddau, arbenig, a pha fodd y 
deallir hwynt? Atebwn fod Duw wedi gwneyd hyn yn eglur 
yn mhob cenadwr a afonodd i’r byd. Dysgodd ei weision ac 
yna anfonodd hwynt i dclysgu ereill o tan y gorucliwyliaethau 
blaenorol; ac yn ngliyflawnder yr amser, anfonodd ei Fab 
i hysbysu hyn ; dysgodd yntau yr un pethau ag a gly wodd gan 
ei Dad, i’w frodyr a’i ehwiorydd ieuengach; o’u plitli cym- 
hwysodd rai i ddysgu ereill, fel, trwy holl ymddygiadau Duw, 
gweler, mai dyben y nai l Dduw personol y w ymddarostwng i 
ddysgu ereill, pa fodd i gyrhaedd ei wybodaeth ef, tra y dysga 
yntau gan ei ddoethach ; ac felly o liyd nes y cyflawnir y naill 
ar ol y llall, trwy eu hufydd-dod i’w gilydd, â lioll gyflawnder 
Duw ; a chyfrifìr pob ufydd-dod iddynt yn ufydd-dod i’r “ Uuig 
Ddoetli Dduw,” a phob ufydd-dod a gyfrifir iddynt yn gyfiawn- 
der; a mwynhaut fwy o Ysbryd Duw, i’w' galluogi i ufyddhau i 
bethau mwy. Geilw Paul y cyfryngau neu y personau hyn 
dan wahanol enwau, yr hyn a arwydda yn unig y gwahanöl 
gylchoedd y troant ynddynt, ond mai yr un Ysbryd sydd gan- 
ddynt oll, ac mai yr un dyben sydd mewn golwg, sef dwyn yr 
oll i “undeb y ffydd.” Cyn y geUir dyfod yn Dduwiau, gweür 
mai anhebgoroi eu bod hwy oll yn credu yr un pethau, yu cyd- 
synied yn mhob peth ; onide, byddai perygl o anghydfod, neu 
fod y naill drwy gamsyniad yn dadwneyd gwaith.neu yn croesi 
y lla.ll. Er hollol ddedwyddwch, anhebgorol yw liollol gyd- 
weithrediad, yr hyn ni ellir fod oddieithr, fod hollwybodaeth 
gan bob un Mor werthfawr yw yr holl wahanol swyddau 
eglwsyig ynte — a gorueliel eu hamcanion ! Eglurir hyn yn 
mhellach yn Ephesiaid äv, 10, 11, 12, 13 — “Yr hwn a ddis- 
gynodd, yw yr hwn hefyd a esgynodd goruwch yr holl nefoedd 
fel y cyflawnai bob peth. Ac efe a roddes rai yu apostolion, a 
rhai yn brophwydi, a rhai yn efengylwyr, a rhai yu fugeiliaid 
ac yn athrawon; i berffefthio y Saint, i waith y weinidogaeth, i 
adeilad corff Crist; hyd oni ymgyfarfyddom oli yii undeb 
ffydd, a gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur oedran 
cyflawnder Crist; ” Mae y ffaith o ddwyfol osodiad y swyddau 



DDGORN SEION. 


119 


ucliod i berffèithio y Saint, yn profi eu bod yn anhebgoroL 
Gan mai dyben Crist yn gosod y swyddau hyn i ddysgu ei 
blant oedd, fel y cyrhaeddont oll, ië, y gwanaf o honynt, ryw- 
bryd i wybod pob peth a wyddai Efe, pa fodd y dysgwylir cyr- 
haedd yr amcan gogoneddus hwnw, heb ei arweiniad Ef drwy 
y cyffelyb gyfryngau yn awr? Na ddealler ni i fod yn aw- 
grymu mai y personau liyn sydd yn dwyn eu brodyr, i wybod- 
aeth Mab Duw, ond yn unig mai cyfryngau ydynt hwy yn ei 
law Ef; yr offeiriadaeth — y ddwyfol alwad, addasiad a danfon- 
iad a gawsant hwy ganddo Ef i ddysgu i ereill yr hyn a 
ddysga Efe drwy ei Ysbryd — ei angylion, — ei Hunan, ac am- 
ryw ffyrdd ereill, yw yr effeithiolaf er cynnyddiant; yr hyn 
a ddangosayr anghenrheidrwydd sydd am ddadguddiadau oddi- 
wrtho ef hyd oni cliyrhaedda y lleiaf hollwybodaeth. Megys 
ag y mae perffeithiad yr a elodau yn dibynu ar eu hufydd-dod i 
ddysgeidiaeth Duw iddynt drwy y swyddau iselaf, y mae per- 
ffeithiad pob su-yddog yn dibynu ar ei ufydd-dod ef i ’w uwch 
swyddog yntau; ac felly, hyd yr uchaf daearol yn yr Eglwys, a 
hwnw i gynnyddu drwy ei gyssylltiad à “ Plien yr Eglwys,” yr 
hwn sydd ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwch leoedd, yn 
Dduw bendigedig yn oes oesoedd. 0 ryfedd a mawr amryw 
ddoethineb Duw yn trefnu ffordd anffaeledig i’r aelod gwanaf a 
ufyddha i Dduw drwy d Jysgeidiacth, J)e hyd y nod y swyddog 
distadlaf o’i eiddo i gyrhaedd holl gytìawnder ei Dad nefol, a’i 
“ Erawd hynaf ! ” Pwy na orfoledda yn y fath ryfedd ddoeth- 
ineb, y fath drefnuswydd? Pwy mor anystyriol o’i leshâd ei 
liun, ar na ymdrecha â’i holl alluoedd i ufyddhau i bob gair a 
ddaw o enau yr Arglwydd drwy ei weision, gan fod mor amlwg 
mai hunan les, yw y prif amcan yn mhob peth! Nid ufyddhau 
i ddynion yw hyn; ond ufyddhau i Dduw yw ufydd-dod iddo 
drwy bob un o’i weision, megys yr ufyddheir iddo Ef drwy 
ufyddhau i orchymynion Iesu Grist. Ac nid yn unig ufyddhau 
i'r Tad a’r Mab yw ufydd-dod i'r offeiriadaeth, ond hefyd ufydd- 
dod i, a rhyugu bodd yr holl Dduwiau dirifedi ag sydd yn un 
ynddynt hwy. 

Amlwg yw, ynte, nad oes walianiaeth pwy yw y person neu 
y personau a’n dysga neu a ly wydda arnom yn yr Arglw-ydd, 
tra mai Duw a’u gosododd yn y cylcli hwnw; ein perffeithiad 
ni yw y dyben a’r defnyddioldeb o lionynt. Nid oes neb a 



.120 


ÜDGORN SEIOtf. 


wrthoda lesu Grist i fod yn Iachawdwr íddo o herwydd nad 
oedd ganddo ef lais neu ddewisiad yn ei osodiad; nid anheil- 
wng o fod yn Dduw i ni yw ei Dad Ef, o herwydd nad nyni a’i 
gosododd Ef yn y cylch uchel hwnw; ac nid niwy rhesymol na 
iiyny afyddai gwrthod un o’i weision Ef, mewn unrliyw gylch, 
o herwydd mai Efe, ac nid nyni a’i gosododd Ef yno. Nid girer- 
in-ìywodraeth yw llywodraeth Duw, ac nid llywodraeth y 
werin a wna y werin byth yn Dduwiau. Nid “ llais y bobl y w 
llais Duw,” yn ol yr lien arwydd-air Rhufeinig, ond hollol groes; 
— llais Duw a ddylai fod llais y bobl, canys ufydd-dod i’w law 
Ef a'n gwna yn ddoetli i iachawdwriaeth. 

Mynych y gelwir y swyddwyr a osoda Duw yn ei eglwys yn 
‘‘ Dduwiau,” tra yn y cnawd, a hyny o herwydd y Duwdod 
sydd ynddy'nt, a’r cyssylltiad o ddwyfoli V Saint. Gosododd 
Duw Moses yn Dduw i Pharaoh. Sylwer, Duw a’i gosododd, 
er nad oedd efe wedi cyrhaedd cyflawnder y Duwdod ei hunan. 
Pe ufyddhasai l’haraoii i holl orcliyniynion Duw drwy Moses, 
ilaethai yn Dduw ei hunan ryw bryd. Dysgir ni gan Grist yn 
Ioan x, 34, 35, — “ Yr Iesu a atebodd iddynt, Onid yw yn 
ysgrifenedig yn eicli cyfraith cliwi, Mi a ddywedais. Duwiau 
ydych? Os galwodd efe hwy yn dduwiau, at y rhai y daeth 
gair Duw, a’r ysgrythyr, nis gellir ei thori.” “ Os salwodli 
Efe,” sylwer! ganddo Ef yr oedd yr hawl i’w galw fel y 
mynai, naill ai yn apostolion, prophwydi, bugeiliaid, ai Dawiau, 
ynte beth arall. Ein pwnc yw, eglur bellach, mai trwy ufydd- 
dod i’r Duw-(W a fydd yn eu gilydd, y cyöawnir y naill â 
chyflawnder gwybodaeth y llall, a liwnw gan ei Dduw yntau, 
ac yn y blaen, hy r d oni ddeuant “ oll yn un” yn y Duwdod. 

Mae gan bob un o’r bodau dwyfol ei waith ei hun i’w wneu 
thur, megys creu neu reoleiddio bydyn breswylfod i’r rliaiagen- 
edlodd yn yr ysbryd, fel y caent gyrff daearol fel a fu r/anddo ef, 
— trefnu ffordd i iachawdwriaeth i’r oll a ufyddhant i.lito, fel y 
caffent adgyfodiad mewn cyrff anllygredig, — eistcdd mewn 
liarn ar, a chospi yr anufyddion, a phuro neu berffeithio y 
ddaear halogedig oddiwrth effeithiau pob camwedd, a’i gwneyd 
yn “newydd,”yn nefol ac anghyfnewidiol, fel y byddai yn 
addas i’w blant anllygredig i breswylio arni gydag ef. Ar y 
Tad y dibyna liyn oll, ac heb hyn ni ddichon iddo ddwyri meib- 
ion lawer i ogoniant;” mwy nag y byddai tad natnriol yn cyf- 



DD60KK SEiON. 


121 

lawni eì ddyledswyddau at ei blant, hyd nes ar ol eu eenedlu, y 
magai, y dysgai, ac y gosodai efe hwynt mewn sefyilfa yn y 
byd i gynnal eu ljunain, i eppilio eu rhywiogaeth, fel y gall- 
ent ymddwyn atynt hwytliau yn yr uu modd. Y tad y w yr oll i’r 
plant, arno ef y dysgwyliant am gynnaliaeth, ac am gynghor- 
ion, ac efc a’u harna ac a’i cerydda pan y teilyngant hyny. Nid 
yw naturiaeth byth yn terfynu amser rhyddhad mab oddiwrth 
ei gyfrifoldeb i’w dad ; cyfreithiau dynol sydd yn dweyd fod y 
mab yn rhydd o gyfrifoldeb i’w dad, pan yn un ar hugain oed, 
a hyny o herwydd fod cyfraith y wlad yn ei lioni yn ddeiliad o 
honi hi y pryd liyny; eithr pe ei dad a luniasai y cyfreithiau 
hynj’', a phe byddai ganddo deyrnas ei hunan, a byw byth, a 
neb yn ddeiliaid o honi ond ei blant cenedledig, yna buasent 
hyd bytli o dan ei awdurdod ef yn m'nob ystyriaeth. Efe a 
fuasai eu brenin, eu cynnaliwr, eu deddfroddwr, eu patriarch, 
ac mewn gair, efe a fuasai eu Duw. Ni wybuasent un arall 
goruwch iddo ef yn y berthynas hon, er y gallasai ereill lawer 
fodoli, etto, â’u tad yn unig y buasai eu holl gyssylltiadau hwy. 
Fel hyn y dysga ymddygiadau y patriarchiaid ni, a’u cenedl- 
aethau ar eu hol ; ■ — fel hyn y dysgodd holl iaith ac esiamplau 
lesu Grist ni. — “ Dy ewyllys di O Dad a wneler,” oedd awydd- 
fryd ei galon o hyd. Nid yw sefydliadau Duw ar y ddaear 
ond patrwm o bethau nefol. 

(l’w barhau.j 


CYMMANFA MEETHYR. 

CBYNODEB o’b HYN A WNAED AC A DDYWEDWYD YN Y GYM- 
MANFA DCHOD. 

[Parhad o dud. 109 ] 

Y Bugail Daniel Daniels,— Cysurus ydwyf, wedi y daith bell 
o Seion, yn herwydd gweled cymmaint Difer o’m hanwyl gyd- 
genedl, yn penderfynu myned yn mlaen mewn giraith mor dda, 
mor bur, ac mor santaidd. Mawr ydyw’ fy Uawenydd am fod 
yr offeiriadaeth wedi ei rhoddi, i drigolion daear, yn y Dyddiau 
Diweddaf hyn, ac am ei mwynheir hi, yn mysg cenedl y Cym- 
mry, yngwlad fy ngenedigaeth. Lloni yr ydwyf yn lierwydd y 
llawer a fedyddiwyd i’r Eglwys, yn y dyddiau a aethant 
heibio; mae newyddion da yn awr, ac hyderaf y ceir newydd- 
jon gwell etto, erbyn y Gymmanfa nesaf. Mae mawr awydd 



Ì22 


ÜDGORN SETOK. 


bedyddio i’w ganfod yn yr lioll wahanol swyddogion, a’r Saint, 
yn mliob cangen o’r Eglwys, trwy y wlad ; a’r cyfan a’u bryd ar 
fyned i Seion. Dyma dro rhai i fyned yno wedi dyfod, a daw 
ein tro ni oll cyn y byddo hir. Cydweithwyr ydym ni yma, 
i’r rhai sydd yn Seion, Buom yno, arosais beth amser yno; 
gadawais fy anwyl deulu yno i’r dyben o fy nyfod yma i annog 
fy nghydgenedl i fyned yno, a gallaf dystio mai lle da, mai y 
lle goreu a wn am dano dan haul ydyw Seion, ac nad oes ei 
fath ar y ddaear ; a chan i ni, a fu yno, gael y fath hyfrydwch 
pan yno, rhaid ydyw, fod ein hawydd ni, am fyned yno etto, yn 
llawer iawn cryfach, nag y dichon i’ch awydd chwi fòd, y 
rhai na fuoch yno hyd yn hyn ; a ni a gadwn ein häwydd a’n 
penderfyniadau daionus. Hiraetliu am weled y gwaitli wedi eu 
gwyblhau yr ydym ; a merwino yr ydym hefyd, fod llawer o’n 
cyd-genedl ac ereill yn parhau mewn anghrediniaeth, yn aros 
mewn anufydd-dod, ac yn agored i’r gawod drom sydd ar ddy- 
fod, a hwythau heb ddihangfa i’w cuddio, tra yn aros mewn 
anghrediniaeth. Daliwn at y gwaith o rybuddio pob dyn ; 
dymunaf ar fod bendith Duw ar bob cynnadledd, ar bob 
swyddog, ac ar bob aeiod o fewn i’r Eglwys hon; am gweddi 
ffyddiog sydd am i lwyddiant ganlyn ein hymdrechiadau, i 
ddwyn y gwaith mawr yn mlaen, gwedi yr elom bawb i’w 
gwahanol leoedd o’r Gymmanfa hon; fel y tyner i lawr bob 
pechod, gormes, tra awdürdod a thrais, ac y cyfoder i fyny bob 
rhinwedd, rhyddid, haelfrydedd, a duwioldeb Uawn cysuron, yn 
mlilith hoU blant dynion, yn mhob man a Ue, ar a allom fyned 
iddo. Tangnefedd Duw a fyddo arnoch ,oll, o hyn allan byth 
trwy lesu Grist. Amen. 

Y Llj'wy dd Jones, — Tybiwyf eich bod oll yn teimlo awydd 
am fyned i Seion; ac am hyny, dylem, oll ofalu am gael calon 
bur, am wneyd yn gyfiawn a pliawb, ac a hoU greaduriaid 
Duw; canys cyfiawndar a weithredir yn Seion, a chyfiawnder 
sydd yn cartrefu yno. Dylem ofalu gael ysbryd tangnefeddus, 
o herwydd y cartrefa heddwch a thangnefedd yn Seion. Cariad 
hefyd at Dduw a’i bobl, sydd angenrlieidiol i fyned yno, oble- 
gid cariad sy’n llywyddu yn Seion. Nis gellir gobeíthio am 
deimladau gwell yn Seion nag yma, oddigerth i ni ym- 
wroli at feithrin pob teimiadau da yn awr a phob amser. îti 
wna myned yn mhell, ddyn balch yn ostyngcdig, na’r dyn 



TJDGORN SEION. 


123 


îladronllyd yn onest, lieb fod ynddo blanniad egwyddorion da 
yn y lle yr aroso neu yr elo iddo. Nid oes lles o newid y car- 
trefle, os heb newid anian y dyn ; gan hyny, cyflawnwn ein holl 
ddyledswyddau yma, a cliawn gysur yn Seion; gofalwn am 
gael ein cydwybodau yn ddirwystr yma, fel na byddo lle i ni 
ofidio wedi ein myned oddi yma, na buasem yn fwy diwyd i 
fyw yn dduwiol, i annog ereill i fyw felly, ae i dystiolaethu 
wrth ereill am y gwirionedd, tra yr oeddym yma gyda hwynt. 

Benditli a fyddo ar yr oll a ddy wedyd yn y Gymmanfa hon ; 
a bendith a fyddo ar yr oli a ddaeth yma, fel ein galluoger oll 
i gyflawni ein holl ddyledswyddau, trwy Iesu Grist. Amen. 

Nos Lun, Rhagfyr 26, Cynnaliwyd cyngor am 1 I o’r gloch; 
ac yn yr hwyr cariad wledd, canwyd; a gweddiodd yr Hen- 
uriad John Evans, Aberteifi. 

Yr Henuriad Robert Evans, Abertawy, a ctholwyd i lywyddu 
y cyfarfod; a sylwodd mai angenrheidiol, yn gyfanol a’r weddi 
flaenorol, ydyw cael cydymdeimlad. a gwneyd pob peth oil, o 
dan ddylanwad Ysbryd Duw; mai angenrheidiol yw bwyta ac 
yfed, ynghyd a chanu ac areitliio a’r Ysbryd ac a’r deall: ac y 
dylai, hyd y nod, Digrifwcli fod felly; “Ar dy ddeheulaw y mae 
digonolrwydd Uawenydd a digrifwch yn dragywydd.’’ 

Canwyd, yn foddhäol hynod gan y brodyr John Richards, ac 
Evan Richards. 

Annerchwyd y cyfarfod yn fywiog, gan yr Hennriad T. C. 
Martill; a syiwodd, maifel y dychymyga un ei fod yn gweled 
pethau yn y tywyll ag a wna iddo ryfeddu at ei gamolygiadau 
wedi y toro’r wawr, y mae dynion yn dychrynu rhag egwydd- 
orion da, pan eu gwelent gyntaf, eithr addeuant i’w caru, 
gan ryfeddu at eu ffolineb eu hunain, wedi y dealler liwy 
ganddynt. 

Y brodyr David 'Williams, Sir Benfro, a Daniel Tliomas, 
Rhumey, a ganasant yn Saesneg — a’r brawd William Roberts, 
Aberdare, yn Gymraeg; ac annerchwyd y cyfarfod yn Saesneg 
gan yr Henuriad, Sykes, Sir Benfro, yna, canwyd gan y brawd 
John Richards. 

Gyda hyn, yroedd lliaws o frodyr yn prysur gludo bara meius 
i’r dyrfa fawr ; a digonedd o ddwfr glân gloyw at ddisychedu 
y rhai oll a ewyllysient yfed; a’r olwg ar y gynnulleidfa yd- 
ŵedd hyfryd i’w rhyfeddu; a clianwyd yn gampus gan y côr. 



J24 


UDGORN SEION. 


Annerchodd yr Henuriad Robert Parry, Iîobyn Ddu, Eryri, 
y dyrfa, gan sylwi, y dichou i ddynion da weled drygau lawer 
yn dinystrio y bobl ; ond mai yr Arglwydd sydd yn galw, 
cymhwyso, a dangos ei weision appwyntiedig at darfu y dry- 
gau; ac mai tebyg yw yn awr, i’r amser y dywedodd un o'r 
prophwydi, “Mi a welais .bedwar corn; — a’r Arglwydd a ddan- 
ijhosodd i mi bedwar saer hefyd.” Mai fel yr oedd yr uu faint 
nifer y seiri a nifer y cyrn y mac yn awr i bob swyddog, yn 
Eglwys lesu Grist, ei waith priodol ei liun. G'rybwyllodd y 
perygyl o ymyraeth tuag at geisio newid trefn Duw ; yr 
enbydrwydd o beidio gwrando ar ei weision, a’r bendithion ag 
ydynt yn sicr i’w cael, ac i’w mwynhau, i’r rhai hyny oll 
ar a ufyddhäont i’r Efengyl, gan gadw yr hyn oll a orehymyn- 
odd Iesu Grist, i’w ddysgyblion eu cadw r . 

Rhoddodd y brawd Frencii, Newport, ychydig annerchiad a 
chân, yn Saesneg; ac ar ei ol, annerchodd yr Hennriad Dewi 
Elfed Jones, y dyrfa liosog, yn sylweddol, difyrus ac addys- 
giadol. A gwedi annerchiad by wiog gan y Llywydd Richards, 
y Llywydd Jones, a Llywydd y cyfarfod, ynghydag adlais cân 
gan y côr pereiddiol, dybenwyd y cyfarfod, a’r Gymmanfa fawr 
lion, gyda gweddi daer tros y llywyddion newydd, tros yr 
Henuriaid, • tros yr lioll amryw lywyddion a Saint, gan y 
Lly wydd W. S. Phillips ; a diammheuol mai iaith pob gonest 
ei galon ag oedd yno, oedd “ Da oedd i mi fod yno .” 


ITDGOEN SEION, 

N E U 

<©cren p 


DYDD SADWRN, CHWEFROR 25, 1854. 

Doniad Yseryool. — Nad beth a ddywed y byd a’i holJ 
ddoethineb, y mae yn ffaith ddwyfol brofedig, mai braint y Saint 
yw mwynliau gweledigacthau, breuddwydion, dadguddiadau, 
tafodiaeth, cyfieitliad, ynghyd a phrophwydoliaeth ; mai cyf- 
ryngau ydynt i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r 
nef, cr perffeitliio y Saint yn yr holl rasusau anhebgorol er ei\ 




UDGORN SEION. 


]25 


dedwyddwch presennol, a chynnyddiant ar ddelw eu Uuw. 
Pwy erioed a ddarllenodd addewidion Duw i’w blant yn yr 
ysgrythyrau, heb hiraethu ani fwynliad o’r cyffelyb ei hun? — 
heb dristâu pan y dywedai esbonwyr a phregethwyr wrtho, fod 
y cyfryw wedi darfod gyda’r apostolion, ac nad oes mwyacli eu 
heisieu? Pwy na ocheneidiai yn ei galon, “O! na fuaswn 
byw pan yr oedd gan Dduw' eglwys ar y ddaear yn mwynhau 
ei feddwl a’i ewyllys, ei gysur a’i gynghor, yngwyneb pob am- 
gylchiad; pan yr arllwysid yr Ysbryd Glan ar y Saint, nes y 
gorfoleddent yn eu breintiau, ac y pêr lewygent gan 
ddysclaerdeb gogoniant iachawdwu-iaeth yr Arglwydd ar eu 
rhan mewn gweledigaethau, pan yn cystadlu y mynedol, pre- 
sennol, â’r dyfodol?” Pwy yw y dedwyddolion a iawn brisiant 
y rhagorfreintiau hyny, wedi eu hadferyd i blitli dynion? Nid 
neb ag ydynt yn eu dibrisio a’u gwrthod. Nid neb ychwaith 
o hyd y nod y Saint ar nad ydynt yn gweddio yn daer ani 
danynt ; nid yn unig mewn geiriau, ond liefyd drwy bob di- 
wydrwydd i ymfuclieddu wrtli fodd eu Cyfranwr. 

Pwy a hiraetha am ollyngiad o’i gaethiwed daearol, ac a 
chwennycha wawrio o’r cyfnod dedwydd, pan ei enaid hiraeth- 
og a eheda i’r trigfanau tragywyddol i blith myrddiwn o ang- 
ylion, ac i wyddfod ei Bryniawdwr bendigaid, ar na iawm brisia 
y gwahanol ffyrdd hyn o gymdeithasu â’i drigolion dedwyddol, 
— i gael adnabyddiaeth gywiraeh o’i ogoniant, ac i barotoi 
erbyn ei ddyfodiad arosol yno? Hyn oedd testun ymffrost a 
gorfoledd yr hollbrophwydi, apostolion, a’r Saint cyntefig; ac 
ni ddylai neb Saint a ddysgwyliant gyd-fwynhau yr un gogon- 
iant a hwythau yn yr amser dyfodol, fod ronyn llai eu hawydd 
a’u hymroad i'w eael yn awr. Gwir fod y doniau cyfeiriedig 
yn dwyn benditliion goruwch i’r hyn yr ymgeisia dyniou am 
danynt yn gyffredin: etto, nid doeth boddloni ar lai nâ ehyf- 
lawniad o addewidion pendant Duw i ni. Mae yn wir hefyd 
fod y gelyn yn dwyn ei demtasiynau yn gyferbyniol i fawredd 
y benditliion a fwyulieir ; a thrwy hyny, a dyben dwbl ganddo, 
sef, nid yn unig i’n hamddifadu ni, ond i ddiraddio y fendith 
drwy gam-arferiad o honi, neu trwy ífaeleddau y cyfrwng a’i 
mwynhâ ; er hyny oll, yn lle lLaesu dwylaw, dylid dyblu y 
diwydrwydd i orchfygu a mwynhau y doniau fwy fwy, er ei 
waetliaf ef. 



126 


UDGOEN SEION. 


Hyderwn y creda y Saint ein bod o ddifrif, ac yn benderfyn* 
-ol i’w hannog i fwynhau raêr a brasder eu crefydd cyn hir, 
drwy ein mynych goffàu hwynt o honynt ; o leiaf, credant 
hyny cyn y peidiwn. Dywenydd mawr genym yw hysbysu, 
fod yr argoelion daionus a geir eisoes mewn llawer man, yn 
profi nad ofer ein llafur yn hyn, yn yr Arglwydd. Mai trwy r 
bob dyfal barhau, neu drwy barhau yn ddyfal yn mhob peth, y 
llwyddir i hollol fuddygoliaeth, yw y gredo a ddysgir i ni. Y 
mae genym un tyst o’r newydd wrth law, i brofi hyny, yr hwn 
sydd yn henuriad ffyddlon, ac wedi parhau felly am wyth 
mlynedd, gan ddyfal weddio am y doniau ysbrydol, ac ni ateb- 
wyd ei weddi hyd o fewn ychydig ddyddiau yn ol, pan y der- 
byniodd y ddawn o lefaru â thafodau, a chyfieithad trwy yr 
Ysbryd ; a dywedai iddo gael tàl da am ei amynedd: calonoged 
y ffaith hon efelychiad. 

Mewn cydsyniad â chais llawer o’n darllenwyr, cyhoeddwn 
y “ Duw a addolir! Pwy ywf' yn draethawd, ei bris fydd tair 
ceiniog-, rhoddiryr elw arferol i ddosparthwyr. Ni raid dweyd 
dim am dano, barned pob un wrth â welodd o hono, ond mai yr 
iawn ystyriaeth o bwysigrwydd dealltwriaeth gywir o wrth- 
ddrych ein haddoliad yn unig â ddangosa yr angen am dano ; 
ac nid neb yn fwy nà’r “ gwir addolwyr,” a ddeallant favrr angen 
y lleill o hono. Cywir ddeall ei destun a gywira ei ganlyn- 
iadau, ac a adfera addoliadau i’w hysbrydolrwydd cyssefin yn 
gyferbyniol. Chwaler ef lle y mae mwyaf o gyfeiliorni ar y 
mater pwysig hwn; a’r Duw a ddesgrifia a roddo iddo rwydd 
■hynt i wneyd mawr les, fel y gogonedder ei enw teilwng. 


Y DIRYWIAD ANGHRISTAIDD- 

GAN SOETN DDU, EEYRI. 

[Parbad o dud. 112] 

Givedi diflaniad y doniau ysbrydol o’r Eglwys, yn y flwyddyn 
570, a’r holl lywodraeth, gwladol ac eglwysig, ynghrafanc 
yr unrhyw ormesydd, er y flwyddyn 606, daeth y dirywiad i 
rym a gallu anwrthwynebol mewn trais a gorthrech: canys 
cyssylltwyd yr haeriad anwireddus o anffaeledigrwydd personol 
y Pab, wrtli wirionedd y dadguddiad o anffaeledigrwydd yr 


TJDGORN SEION. 


12 ? 


Offeiriadaetli dragy wyddol ; a hawliwyd cydsyniad y bobl yn 
mhlaid yr haeriad, heb ganìatau iddynt ymholi pa un ai gwir 
ai gau y cyfryw haerllugrwydd. Gosodwyd cyfraitli, nad oedd 
i’r llèn na’r lleyg feiddio gwrth-ddweyd y cyfeiliornad, dan 
hoen marwolaeth o’r fath erchyilaf; ac o’r cyssegr-lywod-ddysg 
lygredig yna, gorddwyd y bobl a thywyllwch y fagddu dros 
ystod hirfaith o flynyddoedd; ac ni allai y gwyr a’i teimlai, 
lyfasu ymofyn am oleuni, gan ofn i greulonderau y gyfraith 
drawsfeddianol eu goddiweddyd. Iihydai allweddau gwybod- 
aeth, yn ystafelloedd y mynachod ; argauwyd ogylch cyfryn- 
gau addysg, yn Uyfrgelloedd y Cardinaliaid ; Cymmysgw'yd y 
gwirioneddau dwyfol, gyda thwyll y traddodiadau dynol; ac 
hawliwyd, i Arch-esgob Rhufain, gyfartal awdurdod a Duw y 
nefoedd! 

Ymhyfhäodd y Waldensiaid Selog, yn y flwyddyn 1200. ac 
ymddihanodd Luther gadarn yn y flwyddyn 1483, megys ereill 
ar eu hol, i ymgynnyg am ddiwygiad, yn oreu y medrent dori 
trwy lyfetheiriau y eredöau eu magwyd ynddynt; ond y bobl 
wedi ]deall y meiddient feddwl a barnu trostynt cu hunain a 
ymddyrysasant, ac a ymranasant oddiwrtli eu gilydd ; ac aeth 
rhai, o herwydd canfod twyll yr liaeriad o anflaeledigrwydd 
personol y PeDadur eglwysig, i lwyr ddibrisio gwirioneddau yr 
impiwyd cyfeiliornadau arnynt, fel na chredent y bu na dad- 
guddiad, nag offeiriadaeth o ddwyfol awdurdod erioed: eitlir 
ereill, o herwydd eu cynnefindod a rhoddi ufydd-dod hygoel a 
diymchwil i’r oll a ddywedai y mynachod, ac oblegid y deallent 
fod rhai pengraddolion. megys Frederiek fawr, j’n pleidio eu 
hymryddhad o gaethiwed y Pab, a roddasant yr un fath ymost- 
yngiad gwasaidd i’r Diwygwyr ; a chan y proffesai Luther fod 
pob anffaeledigrwydd yn y Bibl, ae nad oes ychwaneg a ddad- 
guddiadau i’w dysgwyl oddiwrth Dduw, nag a gynnwys y 
gyfran hyny a ddewisodd ef o’r ysgrythyr, ystyriodd y bobl 
athrawiaeth Luther yn anflaeledig ; ac yn mhen ychydig 
flynnyddoedd, llawn mor beryglus i ddynion oedd ammheu 
dywediadau y Diwygiwr, a phe, cyn hyny, yr ammheuasent 
haeriadau y Pab. 

0 dro i dro, cyfododd djmion meddylgar mewn amryw 
wledydd, a ffurfiasant farnau mor wahanol i’w gilydd, ag a 
ydoedd o wahaniaeth yngraddau eu deall a’u dychymmygion j 



UDGORN SEION. 


1-28 

onillodd rhai o honynt gefnogaeth breninoedd, tra y merthyrid 
y HeiD am adrodd eu golygiadau: newidiwyj crefydd Lloegr, 
yn nheyrnasiad Harri, viii, Edward, vi. Mari waediyd, ac Eliza- 
beth erlidgar; yr hon oedd chwaer i Mary, o ran eu tad, ac o 
ran eu harferion. Pan welwyd fod merthyru yn amddifadu y 
wlad o drigolion, Ilaciiivyd yr ormes yn erbyn barn bersonol; a 
chan gynted ag y dechreuodd casglwyr pleidiau frwydro a’n 
gilydd trwy i’r naili geisio dynoethi cyfeiliornad y llall, caniat- 
îiodd y llywodraeth gyfíawn ryddid i bawb bregethu a fynont, 
am mai hawdd canfod nad oedd achos ofni i’r Sectau ymuno i 
wrthryfela yn erbyn y goron tra yr amlygai un blaid y fath 
elyuiaeth tuagat blaid arall: eithr i sierhau diogelwch gorfod- 
wyd pob plaid i dalu am drwydded i bregethu, gan gymmeryd 
llw o ffyddlondeb i’r llywodraeth; a clian yr ofnid y pabyddion, 
o herwydd eu nifer a’u hundeb, dodwyd yn llw, a dyfeisiwyd 
l>ob math o anwireddau, yn gymmysg a gwir, gael gan y sectau 
gydymladd yn erbyn eu gelyn cyöredinolo leiaf. 

Glynodd y bobl oll yn ystyfnig wrth eu hamryw flaenoriaid 
sectyddol: eithr rhag i’r bobl gael eu siglo yn eu golygiadau 
ymdrechodd pob sect yn hynod o ddiwyd i lunio euw drwg 
ar sect arall ; bu Eglwys Locgr, yn llawn mor ymdrecligar i 
lysenwi y sectau oll ; ac o ganlyniad, dychrynai pawb rhag 
myned yn agos i’r blaid eu dysgwyd i’w hystyried yn heretic- 
aidd: ond gan y llyneodd yr hoU sefydlwyr sectau farn Luther, 
mewn perthynas i beidio dysgwyl unrhyw ddadguddiad, ond a 
gafwyd yn y Bibl, anhawdd ydyw cael gan y werin ymadael 
a’u hen dybiaeth; oblegid, y mae hir arferiad yn magu rliag- 
farn yn erbyn pob cyfnewidiad, liyd y nod mewn dynion Ued 
syr.wyrol, gan osod rhwystrau ar ffordd credu gwirionedd na 
arferwyd ei glywed; fel nad oes ond diwydrwydd dyngarol, a 
maith amser. a ddichon symud y rhwystrau ymaith, oddigerthi 
fendith yr Arglwydd gyd fyned a’r llafur mewn modd neìllduol 
o rymus. 

Pan yr ymddengys rhwystrau ar ffbrdd derbyn unrliyw 
athrawiaeth, neu dystiolaeth, yr unig ddull teg ydyw ystyried, 
pa un ai yn erbyn cymmeradwyo ai y n erbyn gwrtliod y cyf- 
ryw, y saif mwyaf orwystrau: er enghraiff’t, cafwyd cyfraith 
Moses mewn oes dywyll; a’r Aipht, gwlad ddysgedicaf y byd 
pryd liyuy wedi ymoUwng i eilunaddoiiaeth o’r fath wrthunaf ; 



CDGORN SEION. 


\29 


er liynj', po mwynf a gywirwyd ar gyfreithiau gwledydd 
gwareiddiedig yr oes hon, agosach o liyd y daethant at ber- 
ffeithrwyddd y ddeddf Fosenaidd ; a chan y eydnabyddir felly, 
i Moses gael mwy doethineb, na holl synwyrau ymgynnulledig 
dysgedigion y senedd-dai enwocaf, dylai yr anffyddwyr ystyr- 
ied, pa un ai yn erbyn credu i Moses gael y gyfraith trwy 
ddadguddiad, ai yn erbyn gwadu hyny, a haeru iddo ei chael 
trwy gynnorthwy y byd paganaidd y ceir mwyaf o rwystrau: 
yna, deuent i ddirnad mai haws credu mewn dadguddiad, na 
phrofl fod oes dywyll yn alluog i lunio cyfraith, o’r fath ag y 
mae ei phurdeb perffaith yn peri syndod i brif ddysgawdwyr 
gwladwriaethol jt oes oleu hon. Gan hyny, buddiol i’r rliai a 
gredant yn nadguddiad y ddeddf i Moses, a fyddai ystyried, pa 
un hawsaf, ai credu y miloedd tystion by w, sydd yn dy wedyd y 
bod Duw yn dadguddio ei gyfrinach i’w weision yn awr, fel o 
Adda hyd i’r apostoiion, ai ynte profi fod yr Arglwydd naill ai 
heb Eglwys ar y ddaear, neu ei fod yn gyfnewidiol ei ymddyg- 
iadau tuag at y cyfryw. Ystyrier, meddaf pa un sydd fwyaf 
rhesymol i Gristion, ai credu gair yr Iesu, ‘'Yr arwyddion hyn 
a ganlynant y rhai a gredant,” ynte gwadu yr arwyddion, gan 
geisio dangos Crist fel pe yn euog o anwiredd twyllodrus ; 
myfyrier yn ddwys, pa un sydd agosaf i sicrwydd gobaith 
plentyn y nefoedd, ai perchen flÿdd yn ymadrodd y Messiah, 
“Nid trwy fara yn unig y bydd hyw dyn, ond trwy bob gair « 
ddaw allan o enauDuw; ynte meddu hygoeledd yn haeriad 
esbonwyr; sef, y bydd dyn fyw trwy bob gair a ddaeth yn yr 
oesoedd cyntefig. 

Nicl oes ond Saint y Dyddiau Diweddaf, yn proffesu mwyn- 
had o gyflawniad addewidion Crist am y doniau ysbrydol canys 
y mae y sectau oll yn gwadu yr angeurheidrwydd o’u cyflawn- 
iad: gan hyny, y Saint yn unig sydd yn cyffesu eu hunain yn 
dystion hyw, o eirwiredd yr un nachafwyd twyll yn ei enau; a 
rhaid felly; nad yw sectariaeth ond darnau holltog o’r Dirywiad 
Anghristaidd. (I'w barhan.) 


NEWYDDION EGLWYSIG CARTREFOL. 
Deheudir. — “Amseroedd yr adferiad,” eisoes a ddaeth í. 
raddau, ac a barha i ddyfod yn liynod o gyflym yn y parthau 



130 


UDGORN SEION. 


hyn; nid yn unig yn mhlith y Saint y mae cynnyddiant cariad 
a duwioldeb; ond íel “colomenod i’w ffenestri,” — fel rnilwyr 
glew yn llu y dychwela afradloniaid, ac yr ymadnewydda yr 
anffyddloniaid wrth y chwech, wyth, deg, a mwy na hyny yn 
yr un cwrdd; ac ychwaneg etto ar ddod. Y Duw grasol a 
hir-ymarous a’u nertho i gadw ei orchymynion hyd y diwedd. 
Nid rhyfedd i’r Tad hwnw ladd y lio pasgedig ar ddyehweliad 
ei afradlon-fab; erioed o’r blaen ni tlieimlem mor awyddus i’w 
efelychu; erioed cyn hyn ni wybuom mor eglur felysder y 
pleser a gâ ein Tad ni oll, yn chwilio am le i drugarhau, a’r 
teiinlad grasol yw cael lie i faddeu yn rliad — yn liwyr! Wrth 
gyferbynu y teimladau gofîdus a fegir ynom, wrth weled brawd 
anwyl yn cefuu ar eglwys Dduw, dan gyffesu a thystio ei fod 
yn gwybod yn ddiammheuol mai unig wir eglwys Dduw yw 
hi — yn fforffetio ei holl fendithion gwerthfawr hi, a’r anwyliaid 
a fuont gu gan ei galon; yn cefnu ar Dduw, ac ar bob pleser 
sydd yn werth ei gael ; ar wirioneddau, ac ar y nefoedd 
ei hunan; a’r teimladau gorfoleddus a achosa dychweliad 
edifeiriol y cyfry w yn ol i’r eglwys, braidd na chydsyniem â’r 
gair a ddywed fod “ pob peth yn dda ag sydd yn diweddu yn 
dda.” Etto, nid neb llai na’r Duw a b'ia y gwaith hwn a 
ildichon oruwxh-lywyddu esiamplau drwg gwrthgilwyr i fod er 
lleshad i’r rhai a dramgwyddaseut wrthynt: er hyny, gwna efe 
“ i gynddaredd dyn ei ganmol ; ” ac fel bugail da dychwela a’r 
gyfr-golledig adref ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen. Parch- 
edig ofn i’r fath dirion Dad a warchaeo o’n hamgylch ni, yn 
gadarnach tŵr nag y gall holl fleiddiaid byd, ac uffern hefyd, 
ein gyru na’n swyno o hono. Ei hir-amynedd Ef a ildychwelo 
yn ol y gweddill, oll, o’i blant crwydredig i’w dỳ i wledda ar 
seigiau nefol — flasus fwyd— bara y blant, fel y cynnyddont ar 
ei ddelw, cyn y caio y drws, ac y dywed “gad iddo. 

Gwynedd — Mae argoeliou cynnydd yn destunau llawenhau 
gan ein brodyr gogleddol hefyd! Mwynhawyd amser hyfryd 
yn Nghymmanfa Sir Fflint, yr hon a gynnaliwyd yn Brymbo, 
y Sul diweddaf, ebe llythyr dyddorol ein Cynghorydd. Dyfyn- 
iail o lytliyr yr Henuriad Thomas Jeremy, yr hwn sydd yno 
yn bresennol, a ddangosa sefyllfa yr achos yn Sir Fflint fel y 
caulyn: — “Y mae y brawd J. Parry a minnau wedi ymweled 
a’r Saint mewn amryw gangenau eisoes, ac yr ydym yn ym- 



tJDGORN SEION. 


>31 

drechu â’n holl egni i adeiladu y Saint, a’ij liannog i fod yn 
awyddus i ddonian ysbrydol, ac ymsanteiddio eu liuriain gerbron 
yr Arglydd. Cawsom gyfarfod da iawn iawn neithiwr yn Nglàn- 
yrafon, dospartli o gangen New-marlcet; ni theimlais i ddim 
mwy o Ysbryd yr Arglwydd er ys llawer dydd : daeth yr Ys- 
bryd yno fel gwynt nerthol, ac a lanwodd yr lioll dŷ, — llefar- 
wyd à thafodau dyeithr, cyfieithwyd a phrophwydwyd ; nis 
gallwn lai nag wylo dagrau o lawenydd, gan y fath deimladau 
hyfrydlawn oedd yno. Gadawaf i chwi dychymmygu am 
weddill ein cwrdd, ond yn unig y dywedaf ei fod yn debyg i’r 
amser da hyny ar lofft Glantren Fawr, er ys llawer dydd. Yr 
wyf wedi bod naill ai mewn cyfarfodydd Saint, neu yn pre- 
gethu i'r byd, bob nos braidd er pan wyf yn y Gogledd. Y mae 
tua chwech wedi addaw cymmeryd eubedyddio er pan yr wyf 
yma, a gwrandawiad da mewn rliai manau. Cewch hanes 
Cymmanfay Sir hon genyf etto, j’r hon a fydd yn Abergele y 
Sul nesaf.” 


AHWYDUION YR AMSERAU. 

Prawf Cffrifiad poblogaeth y byd bob deng mlynedd, gan 
y gwahanol iywodraethau gwdadwriaethol, mai gwirionedd 
ydyw fod diw edd pob peth yn agoshau. Cyfartalwch y by wyd 
dynol sydd oddeutu 33 mlynedd. Mae un ran o bedair y bobl 
yn marw cyn cyrliaedd eu 7 mlwydd, eu lianer yn marw cyn 
gweled 17 mlynedd; a gwelir felly fod yr holl rai a gyrliaedd- 
ant dros yr oedran 17, yn mwynhau yr hyn a uaceir i haner y 
rhywogaeth ddynol. O bob 1,000 o bersonau, nidoes ond 1 per- 
son yn eael byw 100 o fíynyddoedd, o bob 100, nid oes ond (i yn 
cael byw 65; ac nid oes ond 1 o 500 yn byw i weled ei oedran 
yn 80. Mae y bobl priodasol yn mwynhan bywyd hwy na y 
rhai sengyl; ac uwchlaw y cwbl, y rliai a gadwant eu hunain 
yn sobr a diwyd sydd hwyaf eu heinioes. Mae pobl dài 
gan arnlaf yn byw mwy o flynyddoedd na phobl fyrion eu 
cyrff. Priodasau ydynt fynychaf ar ol cyhj’dedd dydd a nos: 
sef, yn ystod y misoedd Meliefin a Rhagfyr. Mae y rhai a enir 
yn y Gwanwyn yn gryfacli dynion, yn y cyffredin, nag ereill; 
ac amlach ydyw genedigaetliau a marwolaetliau yn y nos 
na’r dydd. Ystyrir fod y rliai galluog i gludo arfau milwriaeth 
yn cynnwys oddeutu un rhan o bedair y boblogaeth; ac y mae 
bod Ulocgr, Ffrainc. a gwledydd ereill yn anfon milwyr i dori 
palfau Arth Rwisia, yn dangos fod yr un ran o bedair i gael eu 
chwynu y mis nesaf, a’r misoedd caulynol, ar finion yr afon 
Danübe, a Ueoedd ereill. Ymadawodd cennadon Rwssia.o Lun- 



532 


CDGORîJ SJÎION. 


dain ac o Paris ; mae’r Danube yn ymchwyddo gan feiriol eí 
rliew, a byddin Twrci yn gorfod arafu ei hymdaith tua maes y 
brwydro Anfonir llynges o Loegr, yn necl'.reu mis Mawrth, 
ynghyd ag araryw gatrodau byddinoí; bwriedir cau am Rwssia 
fel nas gall anfon milwyr allan, na derbyn unrhyw gymhorth i 
mewn. Adeiladodd Lloegr, yn y chwe mis diweddaf longau 
mwy eu maint, eu nerth, a’u cymhwysderau, Dag a fu ganddi 
erioed o’r blaen ; a thebygol y dirwasgant hwy longau bychain 
Rwssia, yr un fath a Uethu cynnifer o wyau nofiedig, tra y 
dodir dynion, ar for ac ar dir, yn nodau o flaen pelenau plwm 
magnelau rhyfel ; onid dedwydd y Saint a hwyliasant tua 
chyfaneddle heddwch Seion Duw? Clywsom am wr tál ei gortf 
yn perthyn i fllwyr dinasyddaidd, yr liwn pan archwyd iddo 
ddal ei ben i fyny, gan swyddog byr ei gorff, a ofynodd ai rhaid 
oedd iddo ddal ei ben i fyny o hyd; a phan ei hysbyswyd mai 
rhaid, dywedodd, ■‘Ffarwel Sir, m icelaf fi mo /mnoeh byth mwyf' 
Hawdd i’r Saint a gychwynasant tu a Dyffryn y mynyddoedd, 
yw dywedyd “ Ffarwd Ormeswyr; jfarwel ymladdwyr, a ffar- 
wel crlidwyr plant yr Arglwydd ; ni welwn ni byth mo honoch 
chwi mwyach. Mae cyffrüad gwrthbahaidd, yn cynhyrfu pohl 
Unol Daleithiau America: yn Cincinnati llosgwyd eilun 
gwellt o Bedini, cennadwr, y Pab ; gan faint y cytlirwfl a barai 
ei fwriad i ymweled ag Orleatis Newydd, yn nhrigolion y lle 
hwnw, a clian y cyffröwyd pobl Efrog Newydd, Wheeling, 
Baltimore a lleoedd ereill i losgi ei luu, dywedir y dychwel i 
Ewrop, heb geisio tramwyo yr Amerig, rhag y digwydd ei losgi 
yntau! Cisiodd Offeiriaid Eglwys Loegr, gynnal Cymmanfa 
ddadleuol;- — eitlir y llywodraeth wladol sydd wrthwynebus tra 
mae y Saint yn gallu gweled llygad yn Uygad ac oll yn ilygad 
eu lle. 


Deebyniadau o Chwef. 14 hyd Chwef. 21,— Dwyr. Mor* 
gauwg, £2 1 1 s ; Sir Eynwy, £2 lOs ; Gorllewin Morganwg, 
£3 lòs; Penfro Orllewinol, £1 4s 3c ; Sir Fôn, 6s. — Cyfan- 
swm, £10 Is 3c. 

SígT Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys cirehion a thaliadau, 
i C'apt. D. Jones, 14, Castìe Street, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. 


I U U. 

Y Duw a arìdolir — Pwy ywî ...» 1 17 

Cymmanfa Mmliyr 121 

•Tiolygyddiaetb 121 

Y üirywiad Anjîliristaidd 126 

Newyddion E«hvysig Carnefol 129 

Ai wyddiou yi Amserau 13S 


MERTHYR-TY DFIL : 

ARGPAPrWYD A CHYHOEDDWYD GAW D. JONES, 14 CASTLE STBEET. 



UDGORN SEION, 

NEÜ 

«#mn k «^aínt. 


Rhif. 9.] MAWRTH 4, 1854. [Cyf. YII. 


Y DUW A ADDOLIR !— PWY YW? 

[Parliad o dtid. 121.] 

Er ymresymu llawer, etto, ni allwn ni ddirnad am un liawl 
goruwch i hawl y tad a genedlodd ei blant; efe a’u p'ia, os na 
fiTorfTetiodd yr hawl hono drwy droseddiadau; felly ni wyddom 
am hawl nac offeiriadaeth goruwch yr un Batriarchaidd tra yr 
ymddygant hwy yn unol â, a darostyngedig i’w Patriarcliiaid 
hwythau, ac felly yn olynol. A pheth a gaem ni ar ddechreuad 
yr hîl ddyuol? Caffem mai Adda i’w prif batriarch y greadig- 
aeth hon, efe yw y cyntaf, yr hynaf mewn di/ddiau , ac o herwydd 
hyny, gelwir ef yn “ IIenddihenydd,” yn yr ysgrythyrau. 
Efe a gafodd y gorchymyn mawr cyntaf i ddechreu eppilio a 
llanw y ddaear a'i hiliogaeth; acnid hyny yn unig, ond hefyd 
i’w darostwng hi ac arglwyddiaethu arni. Pa fodd y gallai 
arglwyddiaethu heb ei fod yn Arglwydd'? Dim modd iddo. Ei 
Dad a roddes iddo yr hawl oruchel a thragywyddol hon; canys 
ni ddywedodd wrtho am arglwyddiaethu hyd angau, ond y mae 
y gorchymyn yn ddiderfyn. Ond meddir, efe a gollodd ei hawl 
trwy bechod. Am ei bechod y mae mwy o waith amddiffyn 
ar gymmeriad ein cyn batriarch rhag camgyhuddiadau ei blant 
llygredig, nag a allwn ei wneyd yn y man hyn ; ein pleser a fydd 
gwneyd hyny etto. Oeder y ddedfryd arno nes y caiff dreial teg 
o flaen brawdle y gwirionedd o leiaf. Eithr pe fforffetiodd ei 
hawl, oni chaed iawn? A pha iawn a allasai fod, oddieitlir 
; iddo symmud y canlyniad a dwyn adferiad? Os felly ynte, 
9 [pris 1 g . 



134 


TTDGORN SEION. 


Adda a osodwyd gan ei Dad i fod yn Brif, yn ben Arglwydd ar 
y byd a’i holl drigolion. Er fod yn gysson à’r ueliod, meddir, a 
bod ei hawl batriarehaidd yn gyfiawn, anghenrheidiol ei fod Ef 
yn dad ein hysbrydoedd ni, heblaw tad ein cyrff ! Cydnabydda 
ei holl liiliogaeth yn rhwydd mai “ plant Adda” ydym ni oll; 
ond Duw yw tad ein liysbrydoedd, meddir ! Pa fodd y cyssonir 
croeshaeriadau fel hyn, meddir? Wel, gan bwyll, efallai y 
diflana y gwyrni tybiol. Beth pe treiem fel liyn : Pwy y w y 
Duw hwnw a alwn yn dad ein liysbrydoedd? Atebwn, mai y 
Duw hwnw sydd etto i’n barnu yn y dydd a ddaw. Dywed Paul 
mai Tad ein Ilarglwydd Iesu Urist yw efe, 1 Cor. xv, 24, — 28, 
— •* Yna y bydd y diwedd, wedi y rlioddo efe y deyrnas i Dduw 
a’r Tad; wedi iddo ddileu pob pendefìgaetli, a phob awdurdod 
a nerth. Canys rliaid iddo deyrnasu hyd oni osodo ei lioll el- 
ynion dan ei draed. Y gelyn diweddaf a ddinystrir yw yr 
angau. Canys et'e a ddarostyngodd bob peth dan ei draed ef. 
Eithr pan yw yn dywedyd fod i>ob peth wedi eu darostwng, 
amlwg yw mai oddieithr yr liwn a ddarostyugodd bob peth 
iddo. A plian y darostynger pob peth iddo, yna y Mab ei hun 
hefyd a ddarostyngir i’r hwn a ddarostyngodd bob petli iddo ef, 
fel y byddo Duw oll yn oìl.” Iesu Grist, gweler, fydd yn cario 
gwaith y Tad yn mlaen, megys y gweddai i bob mab hynaf 
dros ei dad, byd nes y cyflawna yr hyn a roddes ei Dad iddo 
i’w wneuthur; yma gweler fod yn rliaid iddo deyrnasu ar y 
ddaear hon, hyd oni osodo ei elynion tan ei draed. Efe a fydd 
frenin breninoedd, pan y delo lioll deyrnasoedd y byd yn eiddo ein 
Harglwydd ni a’i Grist ef. Iddo ef y cyffesa pob tafod, ac y 
plyga pob glin. Etto nid ywhynaoll yn arddangos mai efe 
fydd prif “ Arglwydd” Llywyddol y byd hwn, ond arall yn ol 
y cyfannnod cyntaf. 

Wedi y gwnelo y Mab yr holl waith a rodded iddo, yna efe a 
ddyry ei hunan, a’r oll a wnaeth i fyny i Dduw a’r Tad, sef ei 
Dad ef a’n Tad ninnau; yr un person yw ete ag a elwir uchod 
yn Dduw. Drwy gyflwyniad ei oruchwyliaeth i fyny iddo Ef, 
cydnabydda y Mab ei oruchcl liawl i’r oll. "YMabeihun 
hefyd a ddm ostyuyir” i’r Duw Dad hwn, sylwc-r; ac leily y 
“ bydd Duw ol/ yn oU.” Mcwn geiriau creill, bydd cyflawnder 
y Duwdod, sef liollwybodaeth, liollalluogrwydd, y cyflawnder 
o « irionedd a’r per^Teithrwydd o gariad, yn mliob un o’r dyrfa 



ÜDGORN SEION. 


135 


liosog yn y deyrnas; a’r pryd hyny y meddianant y priodoledd- 
au hyn, a elwir y “ Duwdod,” neu Duw ynddynt oll a’r oli ynddo 
Ef; sef yn y Duw hollbresennol hwn. Gwelir oddiwrth wele- 
digaeth Ioan, mai y Duw hwn a fydd a'r yr orsedd farnol, pan y 
dygir yr holl feirw ger ei fron. Dad. xx, 1 1 — 15, — “ Ac mi a 
welais orsedd-fainc wen fawr, a’r liwn oedd yn eistedd arni, oddi 
wrth wyneb yr liwn y ífodd y ddaear a’r nef : a lle ni 
chafwyd iddynt. Ac mi a welais y meirw, fychain a mawrion, 
yn sefyll ger bron Duw; a’r Uyfrau a agorwyd; a llyfr arall 
a agorwyd, yr hwn yw llyfr ybywyd: a barnwyd y meirw 
wrth y pethau oedd wedi eu hj'sgrifenu yn y llyfrau, yn ol eu 
gweithredoedd. A rhoddodd y môr i fyny y meirw oedd 
ynddo; a marwolaeth ac uffern a roddasant i fyny y nieirw 
oedd yuddynt hwythau: a hwy a farnwyd bob uu yn ol eu 
gweithredoedd. A marwolaeth ac uffern a fwriwyd i’r llyn o 
dàn. Hon yw yr ail farwolaeth. A phwy bynag ni cliafwyd 
wedi ei ysgrifenu yn l'yfr y bywyd, bwriwyd ef i’r llyn o dân.” 
Oyferbynier hyn, â’r hyn a ddywed Daniel yn pen. vii, 9, Io, 13, 
14, — “ Edrychais hyd oni fwriwyd i lawr y gorseddfej'dd, a’r 
Ileu ddilienydd a eisteddodd: ei wisgoedd cyn wynned a’r eira, 
a gwaUt ei ben fel gwlan pur ; ei orseddfa yn fflam dân a’r 
olwynion yn dán poeth. Afon danllyd oedd yn rhedeg, ac yn 
ilyfod allan oddi gerei fron ef : mil o fìloedd a’i gwasanaethent, 
a myrdd fyrddiwn a safent ger ti fron: y farn a eisteddodd, ac 
agorwyd y llyfrau. Mi a welwn mewn gweledigaethau nos, ac 
wele, megys Mab y dyu ocdd yn dyfod gydâ chymmylau y 
nefoedd; ac at yr Hen ddihenydd y daeth, a hwy a’i dygasant 
geí ei fron ef. Ac efe a roddes iddo lywodraeth, a gogoniant, a 
hrenliiniaeth, fel y byddai i’r lioll bobloedd. cenedloedd, a ieith- 
oedd, ei wasuaethu ef : ei lywodraeth sydd lywodraeth dragy- 
wyddol, yr hon nid á ymaith, a’i freniniaoth ni ddyfethir.” 

Yr un person gogoneddus a ehrir gan Ioau yn Dduw, gan y 
-.lab yn ol a ddyfynwyd uchod, yn “ Dduw a’r Tad,” a elwir 
yma yn “ Ilcn ddihuiydd.” Mae y gwaith mawr a wna, sef 
barnu y byd, j n profì mai yr un cyfnod y cyfeirir ato gan y 
naill a’r llail; hcfyd, y fifaith na bydd ond“un dydd barn,” 
yn prufi mai yr un a fydd y barnwr sercli y gclwir ef gan ynaill 
yn ■■ Dduw Dad,” a clnin arnll “ yr hen ddihenydd.” Hefyd 
jirofa eyffelyb ymddarostyngiad y Mab i’r “ Hen-ddilienydd,” 



t'ûGOIÌN SEION. 


Í36 

yn ol gweledigaeth Daniel, ag y w yn ol Paul, i “ Dduw a'i 
Dad,” mai at yr un person y eyfeiriai y ddau. Hunanieithir 
liefyd drwy gyffelybrwydd y “ llywodraeth” a’r dyrchafiad a 
dderbyniai y Mab yn ol y ddwy weledigaeth. Cyd weia y ddau 
danbeidrwydd yr orsedd, — lliosogrwydd y gwyddfodolion, a 
hynodrwydd y cymmeriadau a fernir, sef y “bwystfilod” fei 
eu gelwir; heblaw fod unigolrwydd y “ dydd barn,” y fuddug- 
nliaeth a sicrheir, a thragywyddol fwynhad o’r deyrnas i’w 
theilwng etifeddion ; oll, yn profi mai yr un cyfnod y cyfeirir 
ato; acfelly mai yr un person barnol a lanwa yr un orsedd 
ogoneddus. er dan wahanol enwau. Eithr rhag yr arosa am- 
mheuaeth yn liwy, ai yr un y w yr “ Hen-dtlihenydd” a’r Duw 
a eilw Iesu Grist yn “ Dad,” sylwer ar ddywediad yr angel 
Gabriel wrtli Mair ei fam Ef, yn Luc i. 32, 33, — “ Hwn fydd 
mawr, ac a elwir yn Fab y Goruchaf; ac iddo rhydd yr Ar- 
glwydd Dduw orseddfa ei dad Dafydd. Ac efe a deyrnasa ar 
dÿ Jacob yn dragywydd ; ac ar ei freniniaeth ni bydd diwedd.” 
Dyma dystiolaeth yr angel mwyaf ond un a feddai y nefoedd, 
i brofi mai y “ Goruchaf” a goronai ei Fab Iesu â’r deyrnas 
dragy wyddol, ac â’r Uywodraeth ddiderfyn; a chawsom dystiol- 
aetli Dauiel. yr hon a gafodd, yn dra thebygol. gan yr un Gab- 
riel, yr hwn a fuasai gydag ef amryw weithiau, yn profi mai 
yr “ Hen-ddilienydd” a roddai yr un “ lly wodraeth” iddo; ac 
felly mwy na thebyg nad oedd yr “ Ilen-ddihenydd” ond enw 
arall ar y “ Goruchaf,” ei “ Dad,” &c. Wedi ei sefydlu ar y 
ffaitli ysgrythyrol o ddwyfol genedliad y Mab o ran ei Ysbryd 
o Dduw yn y nefoedd, y gwelir cyssondeb cencdliad ei gorff o’r 
un Tad yn mrú y Forwyn Gan fod Iesu yn cael ei ystyried 
yn frawd i ni, oni orfoda y berthynas agos liono ei fod yu nn- 
,:dú/ o’r un Tad ä ninnau ; er y dichon y Tad hwnw fod yn 
Dduw ac yn ddyn ; yn Dduw neu yn ddyn ar genedliad y naill 
neu y lla.ll? Os gwir ein gosodiad, mai y “ Goruchaf,’’ per- 
tliynol i’r byd hwn ; sef Tad lesu Grist yw Tad ein hysbryd- 
oedd, — os profasom mai yr un yw efe a’r hen “ Ddilienj'dd,” 
yna yr “ Ilenddihenydd" yw Tad ein liysbrydoedd ni oll. Rhag 
ein hod lieb brofi yn ddigon eglur, mai yr un person yw yr hwn 
a elwir yn “ Hen-ddihenydd ’ ag a elwir yn “ Adda,” ychwan- 
egwn fod liyny wedi ei ddadguddio i Joseph y Gweledydd ; os 
felly, yr un Tad sydd i'n cyríf daearol yn ddeclireuol, ag oedu 


UDGORN SEION. 


137 


i’n hysbrydoedd ni; ac mai ein Tad ysbrydol a chorfforol ni, a’n 
“ brawd hynaf,” fydd ein barnwr cyfiawn a grasol ni oll, yn y 
dydd a ddaw. Onid cyssonach hyny nâ'r meddylddrych poblog- 
aidd mai y naill yw Tad ein hysbrydoedd, ac arall yw ein Tad 
daearol dechreuol? Hefyd, pe felly y mae, gofynwn pa un o’r 
ddau fyddai ein Tad, os cawn y fraiut o gael rlian o “ ogoniant 
meibion Duw,” sef “adgyfodiad y corff ?” ynte, a honna dau 
dad ni yn blant i bob un o lionynt? neu a dybir na fydd gan 
holl feibiou Duw eu tad, fel y cyfaddefir y bydd gan y “Mab 
hynaf ?” 

Efallai yr a'rswydir rhag athrawiaeth a ymddengys mor 
newydd a rliyfedd, ag yw ein testun i lawer ; er hyny, ni allwn 
ni wrth ganlyniadau anociieladw'y gwirioneddau a welir yn yr 
ysgrythyrau; ac ni ddirnadwn pa wrthwynebrwydd sydd gan 
undyn i’r hwn a ystyrir yn ddigon da i fod yn dad daearol i ni, 
i fod hefyd yn dad ein hysbrydoedd ni, tra yn Dduw yn y nef- 
oedd ; — na phaham nad yw mor addas batriarch, neu Dduw, ag 
yw i’r un o'r ddwy berthynas flaenorol. Yn mhellach, ymres- 
ymwn ar y gosodiad hwn felycanlyn: — sef, gan nad ystyrir 
neb o blant Adda mewn sefyllfa o gadwedigaeth berffaith, hyd 
oni chaffont adgyfodiad eu cyrff yn anliygredig, a bod “ yn 
wyr perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist;” pa fodd y 
cwblhasai Tad ein hysbrydoedd ein hiachawdwriaeth, heb 
ddyfod yn dad i’n eyrff daearol? Ai o herwydd y mawrheir 
eymmaint o’r pwlpudau am “ gamwedd Adda,” yr ystyrir ef 
yn anheilwng o’r oruchel gylcli ag y eeisiwn ddangos sydd yn 
ei gyfreitldawn hawl? Eithr cofier nad yw efefwy na ninnau 
yn euog o bob cyhuddiad a ddygir i’w erbyn o’r pwlpudau, 
nac, o ganlyniad, yn atebol i’w brawdlys hwy. Os gwaethyga 
cymmeriad Adda gymmaint am chwe mil o flwyddi etto, ag a 
wnaethpwyd iddo yn y mynedol, ni wyddom pa Ie y caiff ei 
blant rhith dduwiol le ddigon poenus i’w gospi: y mae yn 
waeth o lawer yn awr nag oedd yn amser Paul, canys dywedai 
efe “ nid Adda a bechodd, ond y wraig.” Ac nid yw efe, ar a 
wyddom ni, wedi ei brofi yn euog o bechod bwriadol, o flaen 
unrhyw frawdle gyfiawn, c-r ei fod wedi caru tipyn gormod ar 
ei wraig efallai, yn anfwriadol; eithr ychwaneg ar hyn etto. Os 
oedd y Duw hwn ddigon da o wrthddrych addoliad gan Iesu 
Grist, paham nad yw yn ddigon teilwng o ymddiried ei holl 



138 


EDGOEN SEION. 


blant folly? Etto, nid ei berson ond ei Dduwdod, fel y sonias- 
om eisoes ; tra y mae yntau mewn undeb liollol â’i Dad ef. Er 
fod “ arglwyddi lawer,” pabam nad efe yw prif Arglwydd ei 
deulu ei hun ar y byd hwn? a chan “ nad oes i ni ond un 
Duw,” paham nad hwn yw efe? Gnn y dysgwylia lioll feibion 
Duw gyrhaedd y “gamp uchel” hon; gan mai Adda a b'ia y 
Uywodraeth batriarchyddol, (Irwy iddo ein cenedlu, ac o lier- 
wydd i’w Dduw ei osod i “ arglwyddiacthu” ar y ddaear lion yn 
ddiderfyn, paham nad yw efe wedi cyrhaedd y Duwdod yn 
ol, o’u blaen hwy oll? Er dyfod filiynau o’i hìl ef yr un modd, 
ni byddant mwy anymddibynol arno ef, nag yw yntau ar yr 
Elohcim mawr. Cyn y gwneir ewyllys Duw ar y ddaear, 
megys ei gweir yn y nef, fel y gweddiodd Crist, rhaid fod pob 
teulu mewn perffaith ufydd-dod i’w Patriach, yn ol cynllun y 
nef, a’n tad cyntaf ni oll yn arch-batriarch hollalluog ar }’r oll, 
heb neb yn tynu yn groes. Pe felly. ni íÿddai anghen cyfnew- 
iad namyn perŷ'uithiad yr aelodau, er gwneyd daear yu nefoedd. 
— a’r hil ddynol yn liil ddwyfol o ran egwyddor. Tra yr ufydd- 
hao i’w Dduw, ei hawl hanfodol i’w liywyddu ar ci eiddo, yn 
nghyd ag ar y rhai a’i dewisant ef yn dad iddynt ; nid oes ond 
ei droseddau ei hun a’i hamddifada o hyny, ac iddo ef y maent 
yn gyfrifol, yn ol trefn Duw am yr oìl a wnaht. 

Hysbysa Joseph y Gweledydd ni, nad yw yr “ Hen-ddihen- 
ydd,” “ Michael” ac “ Adda,” ond gwahanol enwau perthynol 
i’r un person, ag y dywed yr ysgrythyr gymmaint am eu 
fawredd a’i ogoniant ; dro arall gelwir ef “ Micliael y tywysog 
penaf,”. a galwai Gabriel ef, “ Michael eicli tywysog cbwj.’ 
Profir uchafiaetli yr olaf ar Gabriel, yr hwn yw Noali, er 
ei fod yn ben ar y byd ol-ddiluwiol, fel yr oedd y llall yn y byd 
cyn-ddiluwiol, drwy iddo ei ryddhau ar ei hynt o afaelion gall- 
uog angel “ tywysog Persia,” yr hwn a’i eadwasai yn garchar- 
or, debygid, am “ un niwrnod ar hugain.” Y Michael hwn a 
gawn yn Brif yn y eynghor boreu, — yn ei erbyn ef y rhyfelai 
Lusiffer ; ac Efc a’i fyddinoedd a’i halltudiodd o’r nef; efe a’i 
rhwyma a’r “ gadwen fawr,” ac a’i gyra ef a’r “ bwystfìlod” a’i 
haddolant, i’r “ ail farwolaeth.” Os nad Michael oedd Tad yr 
ysbrydoedd yn y gwrtliryfel hwnw, pvry oedd eu tad, a pha 
ham na sonir am dano, neu na fuasai efe yn pleidio ei blant 
ufydd yn erbyn gormes y teyrnfradwr? Cawn trwy ddadgudd- 


ÜDGORN SEION. 


139 


ìadau, i’r Tad ofyn i’r ysbrydoedd yn y cynghor boreu, pwy a 
elai i roddi ei fywyd dros ei frodyr ? Atebodd ei Fab hynaf, 
“ Wele fì, danfon íì.” Ebe yr ail fab, “ anfon fi.” Myfi a an- 
fonaf y cyntaf, ebe y Tad, a’r ail a ddigiodd, a’r “ pryd hyny 
y dechreuodd fyned yn Satau.” Yn ol hyn, dau frawd oedd 
Iesu a Lusiífer, yr un oedd eu Tad, — pwy oedd hwnw ? Os 
profasom mai yr un yw yr “ Hen-ddihenydd” a’r hwn a alwai 
Iesu yn “ Dad,” ac mai yr un yw hwnw a Michael, yna cyfadd ■ 
efa yr Iesu mai Michael oedd ei Dad; os yn dad iddo et', ac 
yntau yn frawd i ni, pabam nad y Michael hwnw yw Tad a 
Duw yr holl ysbrydoedd, 'ie, tad Lusiffer liefyd? Ai rhyfedd 
ynte, fyddaì iddo fod yn addas farnwr y naill, ac yn Dduw i’r 
Ueill a ufyddhasant iddo? Os Duw i’r ysbrydion, paham nad 
addas Dduw iddynt tra yn ddynion? 

Teilwng o efelychiad yn liytracli nag o gondemniad, pe eu 
hiawn ystyrid, yw lioll ymddygiadau ein Pen-cyfammodwr” at 
ei deulu a gynrychiolai ; ei ofal cyntaf drostynt a welid yn 
cenedlu cyrff iddynt, heb y cyfryw ni allent bytlioedd ddyfod yn 
Dduwiau, fel efe ei hun ; yn nesaf, dysgodd iddynt ffordd yr 
iachawdwriaeth, trwy eiriau ac esiamplau; cyflwynodd iddynt 
yr Offeiriadaeth, a galluogodd y rliai a fynent o lionynt fel 
Enoch, i “ rodio gyda Duw dri chan mlynedd.” Er na enwir 
y Duw hwnw, etto hysbys fod Enoch yn cyd-oesi ag Adda ! 
Nid yn unig dangosodd ei fawr ofal dros wrthddrychau ei “ ar- 
glwyddiaeth” tra yr oedd yn myd yr ysbrydoedd, ac ar y 
ddaear gyda liwynt ; ond ar ol ei ymadawiad nid oedd ei ofal 
lai, os efe yw Micliaei : mynych yr anfonai orchwyliaethau 
dilynol i ddystrywiad y rliai blaenorol gan ei ẁrthnysig blant, 
achubiaetb, — llesâd presennol, a gogoniant tragywyddol y rhai 
oedd ei amcan yn yr oll. Y naill genad ar ol y llall ag am- 
modau hedd, — anfonai, drwy y miloedd blynyddau mynedol, ei 
gedyrn a’i ddewrion yn yr ymgyrcli boreuol, megys Abraliam, 
Moses, Elias, a’r holl brophwydi; ac yn yr amser rhagderfyned- 
ig, anfonoddeianwylFab, — yr Oen a laddwyd (mewn addewid) 
er cyn seiliad y byd, er mwyn acliub ei frodyr a’i chwiorydd 
ieuengach, — ei fywyd yn aberth rhoes ar gais ei Dad, yr 
liyn a’i “llwyr íoddlonodd.” Yntau a anfonodd ei weision â’r 
un ammodau heddwcli â chynt, ond i gyfarfod â’r cyffelyb arw 
driniaeth a’u rhagflaenwyr, a chan y rhai a geisient lesoli fwy- 



MO 


UDGORN SEION. 


af. Yu olaf oll i'n plith ni, ar ba rai y daeth diwedd y by.i 
eisoes braidd, anfonodd ei weision Joseph a Ilyrum, ac ereill 
lu o ddewrion, megyscynt, ac adferiad yr un ammodau hedd- 
wch hyth, — ■“ goruchwyiiaeth cyflawnder yr amseroedd," — yr 
“ efengyl dragywyddol,” drwy yr hon y dygir bywyd ac an- 
ilygredigaeth i oleuni. Gwerth eu bywydau hwythau oedd 
cyhoeddi y genadwri rasol, ac, fel braidd yr oll o’u blaen, sel- 
iasant ei gwirionedd â’u gwaed yn ewyllysgar. Pa beth yn 
ychwaneg a allasai un Tad wneyd er aehubiaeth ei blant, nag a 
wnaeth Efe? Yna yr ymddyscleiria ei gyfiawnder yn ogon- 
eddus, yn ngliollfarniad gwrthodwyr a diystyrwyr y fatli rag- 
ofalon tadol ar eu rhan ; ac felly, mawrygir ei raslonrwydd yn 
achubiaeth ei ufyddion i wynfyd a bywyd tragywyddol. 

O! ryfedd ddoethineb arddangosiadol yn nhrefniad cynllun 
mor ogoneddus, trwy yr hwn y gall olyniad diderfyn o blant 
Adda ddyfod yn dadau — yn batriarchiaid — yn Dduwiac! — oll, 
yn hollol anymddibynol yn eu cylch, — oll, mewn undeb a hedd, 
— oll, yn Freninoedd, ac oll yn ddeiliaid, yn teyrnasu mewn 
gogoniant a pherffaith ddedwyddwch bythol! 

Anwyl ddarllenydd, cyd-lawenha â’r awdwr yn y fath fraint 
— gorfoleddwn yn mhob ufydd-dod i’n cyfreithlawn reolwr fel 
ein derbynier i’w ogoniant Ef, pan ddelo ar ei orsedd danbaid i 
farnu byw a meirw, yn ol tystiolaeth yr efengyl hon. 


U DGrORN SEION, 

N EU 

g,ercn p JJaint. 


DYDD SADWEN, MAWETH 4, 1854. 

India Ddwyseiniol. — Ysgrifena yr Henuriad S. A. Wooley, 
o Rurnaul, dyddiedig, Ehag. 9, 1853, ei fod ef a’r Henuriad 
Fotheringham, wedi cyrhaedd y lle uchod, ar eu taith trwy yr 
India uchaf i bregethu yr efengyl ; eu bod er ys tua phedwar 
mis yn teithio, gan bregethu yr efengyl lle y caffent wrandaw- 
iad; a’u bod y pryd hyny tua mil o filltiroedd o Calcutta, lle y 
cychwynasant o hono. Cawsant garedigrwydd mawr gan yr 



UDGOHN SEIOIÍ. 


tilt 

Indiaid fynycliaf, yn neillduol yn Belaspoor, lle yr oedd yr 
Henuriad Willis yn llafurio yn llwyddiannus. Cyd-dystia y 
cenadon ffyddlonhyno anfoniad Duw âholl weision gwirioneddol 
yr Iesu yn Ynysoedd Môr y Dê, Australia, Cape of Good 
Hope, a holl barthau y byd Ue yr ëir a’r efengyl dragy wyddol 
lion, mai y rliai a broffesant eu huuain yn offeiriaid Cristionog- 
aeth, ac yn “ genadon dros Iesu,” yw eu gelynion a’u herlidwyr 
creulonaf hwy. Oddigerth ambell eithriad anrliydeddus, ym ■ 
osoda y cenadon erlidgar yn waeth na’r dibroffes ; raewn 
gwledydd pellenig y mae ganddynt gryn ddylanwad, o her- 
wydd cynneíir liwy fel nabobs yn ngolwg ‘y werin, trwy gyfran- 
iadau eu hudohon cartrefol, a’r mwyafrif o’r rhai liyny o 
ddimeuau a cheiniogau y tlodion, y rhai ydynt yn sefyll mewn 
mwy o’u hanghen eu hunain o lawer. 

Blynyddau lawer o adnabyddiaeth â’r gwaiianol orsafau 
cenadol drwy ran fawr o’r byd, a ddarlunia yn awr o flaen ein 
meddwl, gyda theimladau gofidus dros ein brodyr, betli a ddy- 
oddefant oddiwrth y fath hunanol feilchion coel-grefyddol; ac 
liawdd genym ni ddeall yr achos o’u gwrthwynebrwydd, 
canys ofnant golli eu parch a’u ceiniogau; a phe ufyddhiiai y 
trigolion i’r efengyl ni fyddai eu heisieu hwyyno; heblaw eu 
gelyniaeth at wirioneddau dwyfol. Ystoriau anwireddus y 
newyddiaduron yw yr oll a ymofynant hwy, a’r oll a goeliant; 
ac ar hyny gwrthodant wirionedd gwrthbrofiadol. O! y fath 
greulondeb at ddynoliaeth, yw diystyru eu cyd-ddyn o’r un 
gwaed a chenedl â’u hunain, ynghanol paganiaid, — filoedd o 
filltiroedd o bob gwlad waraidd; tra y mae digon o le i’r oll 
wneyd daioni, pe eu hawydd fyddai acliub dynion ! Yn awr 
y mae iddynt hwy eu dydd, a’r dyoddefyddion eu hadfyd ; ond 
buan y daw y dydd pan gyda y goludog hwnw y deallant, mai 
gwell pe nas ganasid hwy, — mai gwell i'r cyfranwyr atynt i 
borthi eu tlodion newynog cartrefol, nâ gyru y fath ddynion i 
wyrdroi paganiaid, moesol mewn cymhariaetli, i fod yn saith 
waeth blant uffern nag o’r blaen. Ffeithiau a welsom, meddwn, 
a achosa i ni siarad mor blaen, a’r dyfyniad canlynol o’u 
llythyr liwy yn y rhyfyn hwn a baraì braidd i gerryg siarad yn 
erbyn y fath Grist’nogaeth greulawn ag a geir yn ei chenadon yn 
yr India, a llawer o fanau ereill, a ffeitliiau a brofant hefyd nad 
oes ond cadarn fraich cyfraith wladol, yn rhwystro i’w hoffeir» 



142 


UDGORN SEION. 


îaid ddangos y cyffelyb sêl dderwyddol at y Saint yn Nghymru 
heddyw. Gweddiau ffyddiog y Saint a symudo y rhwystrau 
o ffordd yr efengyl. 

Ympddwyb i Australia. — Trwy lythyr a dderbyniasom 
yn ddiweddar oddiwrth Wm. Howells, gynt o gwm Aberdâr 
deallwn ei fod ef a’i deulu, ynghyd a’r Cymry ereill a gyd- 
gychwynasant, wedi cyrhaedd pen eu taith yn Castell Newydd, 
Australia, yn nechreu mis Hydref. Cwyna gryn law r er rhag 
yr erlidigaeth grefyddol a ddj oddefa yn mhob man: desgrifia y 
temtasiynau ag sydd ar ffordd y Saint i fyw yn dduwiol yn y 
wlad hono, braidd yn annorchfygol. Ni amcanaaros yno ddim 
yn hwy nag y gall ennill digon i dalu ei ddyledion,ac i ym- 
fudo oddiyno i Seion, lle y dymunasai yn fawr fod wedimyned. 

Ysgrifena yr Ilenuriad Wm. Hyde, cenadwr arosol yno, ei 
fod ef wedi gweled y teuluoedd Cymreig yn fuan wedi eu tiriad 
i’r wlad, a dywed eu bod, gan mwyaf, wedi bod drwy gynnifer o 
brofedigaethau, nes yr oeddynt i\edi colli Ysbryd Duw. Dy- 
fynwn a ganlyn o’i lythyr, gan obeithio y bydd yniachàd hollol 
i’r rhai sydd yn dyoddef arteithiau y “ clefyd melyn,” sef 
cliwant aur! — “ üs oes penau teuluoedd yn mhlith y Saint yn 
Nghymru, yn awyddus arw i’w meibion a’u merched fyned i 
uffern y ffordd agosaf, c^'nghoraf hwynt i barhau dyfod yn 
deuluoedd i Australia; a mwy na theb^'g y cant y cysur cyn 
y diwedd o gael eu hunain wedi eu tirio yn yr liinsawdd boeth 
hono, fel gwobr am eu hannoethineb a’u hannfydd-dod.” 

Cyngbora y Llywydd S. W. Richards, yn benderfynol, i’r 
Saint beidio myned y ffordd hono; eithr nid dim yn fwy felly 
nag yr ydym ninnau wedi ei ddweyd cyn hyn, ac hyderwn na 
fydd raid dweyd ychwaneg wrth neb o’r Saint, mai y ffordd i 
ddystryw ae nid y ffordd i Seion yw y ffordd yna. 

Yr Etholiad i’r Opfei riadaeth. — Y pwnc hwn a ystyrir 
mor ddyddorol ag yw bwysig, yn neillduol gan y rhai a feddant 
gyfran o honi. Nid ei deimladau ei hun a ddywed ein medrus 
Lywydd — awdwr y traethawd ; eithr cyrhaedda deimladau ei 
holl gyd-weision protiadol, debygwn. Ni cheisiwn ychwanegu 
ato, ond crefu sylw arno, a chyd-weitlirediad â’r egwyddor a 
ddysga. 

Y Duw a addolir,— Ymbwylled ein dosparthwyr ronyn, a 
eliant a fynoní o hono, gyda yr Udgorn nesaf, os bydd bosibl. 



ÜDGORN SEION. 


1415 


Yr Arweintdd i Seion.— Oeclii' ef, 0 herwydd i ni glywed 
y gwneir peth eyfnewidiad yn y daith dros y plains; dysgwyl- 
iwn fanylrwydd o hyny oddiwrth y ífordd fesurydd yn ol ei 
addewid; a gofalwn ei ddyfod allan yn brydlawn i’r ymfudwyr. 


ETHOLIAD I’R OEEEIRIADAETII A’I BWYSIGRWYDD. 

GAN V LLYWÍDD, S. W. RICÍIARDS. 

[Allan o’r “Stai. - ’] 

Y t n y tynnnor hwn o’r flwyddyn, o herwydd yr Ymfudiad, 
gelwir llawer, ag y sydd i fesur mawr yn anghynnefin, i gym- 
meryd dyfnach gafael yn gwaith Duw, ac i ddwyn niwy 
cyfrifoldeb, nag y buont yn arferol a’i ddwyn. Yn yr iioll 
alwadau liyn, y dynion liyny y dylid ymofyn ar eu hol, sydd a’r 
gwaitli yn agos at eu calon, v rhai ydynt ddynion 0 gywirdeb 
a ffydd, a’r rliai ydynt yn gymhwys i’r gwaith at yr hwn eu 
gelwir. Ni ddylai y fath betli fod yn adnabyddus o fewn 
Egiwys Duw, a’r hyn a gyfenwir ‘ 'ffafriaeth,” yn y byd. 
Dylai ef y sydd ganddo awdurdod i alw ereill i swyddau, ym- 
drechu bob amser am ddewis y rhai hyny ag y dywedir wrtho 
gan ei farn a’i gydwybod eu bod yn gyfaddasaf i lenwi y sefyll- 
fäoedd eu dewiswyd iddynt. Bydd i’r hwn sydd ostyngedig a 
ffyddlon gael Ysbryd Duw arno yn barhaus, i’w alluogi at 
ddirnad, mewn gradd, ysbrydoedd y rhai hyny y llywydda ef 
drostynt, ac i wybod i fesur eu cymhwysderau a’u doniau. Y 
mae yn hollol annheilwng o ddyn i gytìwyno swyddau, trwy 
ffafriaeth, ar y personau hyny ag ydynt yn angliyfaddas, tra y 
mae ereill wrth law ag ydynt yn llawer dewisach i, yn llawer 
galluocacli at, ac yn Ilawer teilyngach o, y swyddau. Ni 
ddylai hyn byth gael ei wneyd ar unrhyw gyfrif. Buan y 
llygrai y fath ffordd unrhyw gyfundrefn hyd i’w gwir fywun. 
Gellir gweled digon o effeithiau y fath ddull yn y byd, i attal 
unrhyw un yn dal yr Offeiriadaeth rhag ei thrafnidio; oblegid 
nid yw ei chyfranu i rai a hoffìr yn annheilwng yn ddim Ilai 
na’i thrafnidio. Gadawer i swydd-logiad a rhagfasgnachiad 
pleidiol gael ei gyfyngu i drefniadau beius y byd, i’r rhai y 
perthyn y fath ymddygiadau gwartlius yn naturiol. Dylent 
fod oll ynghyd yn anadnabyddus yn yr Offeiriadaeth santaidd. 



144 


UDGOIÎN SEION. 


ac yn nghyfansoddiad Eglwys Crist. Nid ydym yn gwybod 
fod yr Offeiriadaeth dan ein gofal gwyliadwrus ni yn euog 
mewn un modd o berthynas i hyn, eithr dichon na fydd gair o 
gynghor yn anmhr'iodol, a dichon ysgatfydd y prawf yn air 
mewn pryd. 

Dylai y rhai a elwir i swydd ddyfod i’r cyfryw yn nerth yr 
Hollalluog, gyda llawn benderfyniad i wneyd yr oll yn eu gallu 
at fawrhau eu galwad. Diammheuol y galwyd ilawer yn rhai 
nâ ddysgwyliasant hyny ac yn rhai a í'eddyliant eu hod yn 
gwbl anaddas i ddwyn y cyfrifoldeb a osodwyd arnynt, ac yn 
liollol analluog i fawrhau eu galwad. Na fydded i’r cyfryw 
wangaloni. Mae lle i bob dyn yn Eglwys Duw, ac ni ddylai 
un dyn ymgilio oddiwrtli unrhyw seíýllfa ei gelwir iddi, cyn 
iddo brofi pa un a all ef ei llenwi ai peidio. Niŵyrdyn pa 
sefyllfa a all ef ei chynnal, na pha gifrifoldeb a all ef ei ddwyn, 
hyd nes wedi profi ei hun, dan ddylanwad Ysbryd Duw. Ebe 
Paul — “Myfi a allaf wneuthur pob peth, trwy Crist yr liwn 
sydd yn fy nerthu i.” Pe b’ai gan y Saint yr hyder liwn, ni 
byddai ond ychydig o gilio yn ol. 

Dichon i Sant ddywedyd y teimla ef ei hun yn wauaf o íewu 
teyrnas Duw, ar annaddasaf i’w alw i unrhy w swydd o gyfrif- 
oldeb. Digon tebyg mai hyn a all fod yr achos. Ac os oes dyn 
yn nheyrnas Duw ar y ddaear, yr liwn na theimlodd ei wendid 
a’i analluogrwydd ei hun, mae y dyn hwnw yn gweinyddu nid 
trwy allu yr Ysbryd Glân, ond trwy ei allu a’i nerth ei hunan; 
ac y mae gweinj'ddiadau y fatli ddyn yn ddiallu er lies. A 
ydyw y Saint oli yn adgofio nad yw gwaitli Duw yn cael ei 
ddwyn yn mlaen trwy allu a doethine'o dyn, eithr trwy allu a 
doethineb ac Ysbryd Duw? “Nid trwy lu, a,c nid trwy nerth, 
ond trwy fy ysbryd i, medd Arglwydd y lluoedd.” 

Mae y byd yn yr amser presennol yn enghraifft nodedig o 
wirionedd yr egwyddor lion. Am ddeunaw can mlynedd yr 
ymrwymodd galiu, dysgeidiaeth, talentau, ac hyawdledd y 
mwyaf o feibion dynion mewn cynnyg i bregethu yr Efengyl, 
adeiladu i fyny deyrnas Duw, a sefydlu cyfiawnder ar y ddaear. 
Gyda pha lwyddiant? Ah! Pa yn wir! Mwy cyfeiliornad, 
mwy dyryswch, a mwy drygioni. Yn y gwrthwyneb pa peth 
a gyflawnwyd gan yr Arglwydd, trwy ei was gwan a dirmyg- 
edig, Joseph, a’i ganlynwyr, yn ystod byr o dair ar hugain 



TTDGOBN SEION. 


14ö 


mlynedd'? Ah! dyma wrthgyferbyniad. Mwy goleuni, mwy 
Efengyl, mwy cariad, mwy undeb a chyssondeb yn mhlith pobi 
Duw. Dadguddiwyd llawer o egwyddorion gogoneddus, cyf- 
ranwyd llawer o wybodaetli i ddyn, adferwyd yr Efengyl i’r 
ddaear, a chyhoeddwyd hi i brif genedloedd dynolryw, a llawer 
o eneidiau a lawenychasant yn y goleuni, y doniau a’r bendith- 
ion perthynol iddi, ac ymgasglasant eu hunain oddiwrth y cen- 
edloedd, i borotoi at ddyfodiad y Pryniawdwr mawr. 

Y dynion a elwir i’r oöeiriadaeth santaidd, ac a gynnelir gan 
ffydd ac hyder y bobl, ydynt yn llawer tebycach i weinyddu 
yngallu a nerth yr Ysbryd Glân, a bydd i’r bobl dderbyn llawer 
mwy bendithion dan eu gweinidogaeth, na phan y byddo yr 
achos fel arall. Mae y Saint yn gwybod eu dyledswydd mewn 
perthynas i hyn, ac yr ydym yn ymddiried mai eu huchelgais 
byth a fydd cynnal eu swyddogion, fel y caffo eu dwylaw eu 
eadarnhau, a’u gwneyd yn rymus i adeiladu i fyny y deyrnas, 
oblegid gwas Duw ydyw bywyd ac iacliawdwriaeth y bobl os y 
derbyniant ei air a’i gynnal ef : megys y dywedodd yr Iesu am 
Ioan y Bedyddiwr, — “Os chwychwi a’i derbyniwch, hwn yw 
Elias, yr hwn oedd ar ddyfod.” 

Os y gelwir dyn, gellir ei olygu fel tystiolaeth, ddarfod i’r 
rhai sy drosto ei ystyried ef yn alluog i ddwyn cyfrifoldeb ei 
alwad. Pa ham yr ymgilia oddiwrthi? Ei ddyledswydd, yn 
gystadl a’i les, ydyw dal i fyny dan y baich, a’r Arglwydd 
Dduw yn ei nerthu. Ei unig wrthrych y w dwyn allan liyffordd- 
iadau y rhai a leolwyd drosto ef, gyda symlrwydd calon. Ac 
y mae hyn yn beth iiaws nag a dybia Ilawer, pan ei dygir 
oddiamgylch mewn iawn ysbryd. Mae’r ffordd yn ymagor ar 
ddeheulaw, ac ar law aswy, o flaen yr anghynnefln, mae 
rliwystrau erchyll yn ymollwng gyda. pharodrwydd, caniateir 
nerth yn mhob mynyd profedigaethus, a sicrheir ilwyddiant o’r 
diwedd, pan fyddo y llygad yn sengl at ogoniant Duw. 
Pwy felly a betrusai? Neb, os parliant yn ddiwyd, yn Ilawn 
gweddi, ac yn wyliadwrus Gan hyny gwneled pob dyn ei 
ddyledswydd, a safed yn y sefyllfa ei gosodir ynddi o amser i 
amser gan ymddiried ar nerth addawedig yr Ilallalluog, abydd 
yr oll yn wych, a’r Eglwys yn yr ynysoedd Prydeinig a gyn- 
nyddir mewn nifer, ffydd, a phob rliodd dda a pherffaith. 

Cyf. Robyn Ddu, Eryri. 



146 


CDGOHN SEION. 


NEWYDDIOS EGLẄYSIG TRAMOE. 

Dyfyniad o lythyr yr Henuriad S. A. Wooley, cenadwr yn yr India 
ddwyreinol. 

'• Gan gynted ag y peidiodd y gwlaw, canys declireuodd ar y 
t>oreu yr aethora i Marat, a pharliaodd am dri diwrnod heb 
beidio, dechreuasom ein gorchwyl, yr hyn oedd ceisio ffurfio 
rhyw gydnabyddiaeth, a cliael tŷ i bregethu ynddo. Gwnaeth- 
om gydnabyddiaeth gyda rhai o’r g\vyr anrhydeddus y sefyllfa, 
(gwladwyr), lieblaw talu pob moesgarwcli i’r swyddogion mil- 
wraidd a ly wodraethant yma; llwyddasom igaelneuadd helaeth 
yn Ngwesty Marat: cyhoeddasom y dechreuem eiti darlithiau 
ar brydnhawn penodol; ac liefyd, i brysuro y gorchwyl, 
galwasom ar uchgadben y fyddin, Waterfie'd, i gael dodi ein 
rhybydd yn Lyfr yr eirchion. Dywedai na tvelai ef un 
rheswm pa ham nad ellid ei wneyd, ond yr ysgrifenai at y 
milwriad Hathwaite, C. B. yr hwn yw y llywyddwr presennol, 
ac y cawsem wybod y prydnhawn. Yr oedd hyn ar y 1 3, o 
Hydref. 

Daeth yr ateb yn gyfunol, nid yn unig dywedai na cliaffai 
ein rhybydd ei ddodi ar Lyt'r yr eirchion, ond na chanateid i 
ni bregethu yn y Gwesty, nag yn un He o fewn y gwarcltae, 
eithr cyfeiriodd ni at y swyddog Scott, C. 13. yr hwn a ddech- 
reuai lywyddu yma, ddydd Sadwrn. 15ed. 

Gan fod genym drefniad i, ac wedi rhoddi cyhoeddusrwydd o 
ddarlith y prydnhawn hwnw, aethom yn bersonol, arforeu 14eg, 
at y milwriad Hathwaite, i weled a ganiateid i ni ddarlithio 
yr un tro hwnw, pan ein hysbysodd, mewn dull tra afrywiog, 
na wnai ef ganiatau. 

Gan nad oedd t\' a allem ei gael yr ochr allan i’r gwarchgau, 
gorfuwyd ni i adael y peth hyd nes y deuai y swyddog Scott, 
yn ol. Ymwelasom ag ef ar foreu yr 17, o’r rais hwn. Yr 
oedd hytrach yn fwy moesgar na’r milwriad Hathwaite, eithr 
dywedodd na ellid caniatau i ni ddarlithio o fewn y dalaeth, 
oblegid,” ebe fe, “ni ystyriwn mai cyfiawn at ein gweinidog- 
ion, a fyddai gadael i cliwi bregethu yma, o herwydd talir 
iddynt hwy gan y llywodraeth i bregethu yn y dalaeth lion.’’ 
Dywedodd hefyd i’r Esgob ysgrifenu ato i beidio gadael i ni 
bregethu mewn unrhy w sefj dliad filwraidd ; os cawsem dy yr 



L'DGORN SEION. 


147 


ochr allan, aphregethu dira yn anmharchus o’i olygiadau ef, yr 
erlidiai ef ni ymaith -wrth flaen y bidogau; os gwelid ni yn 
siarail gyda neb o'r milwyr yn yr heolydd, y mynnai ein gyru 
allan, ac na chaniateid i ni fyrddio o fewn y lle ; ac os clywai 
ef unrhyw beth yn ein herbyn, y mynnai ein gyru allan ar un 
waith gyda gosgordd o anrliydedd. Gofynasom ganiatâd i 
ddyfod ger ei fron, fel y gallai glywed pob ochr, am mai dichon 
y dywedid celwyddau am danom. Dywedodd yntau na wnai 
hyny ddim gwahaniaeth, y mynnai ef ein herlid allan. 

Yna gwnaethom ein goreu i gael ty yr ochr allan i’r lle, ond 
ni allem. Arosasom bump wytlmos yno, ac aethom o dy i dy; 
eithr yr oedd pawb yn rhy brysur i allu gwrando arnom; 
dywedasant yn eglur nad oedd ganddynt hwy amser i siarad 
am unrhyw grefydd, ac nad oeddynt yn ewyllysio clywed ; o 
ganlyniad yr unig beth arali i ni oedd, fel y dy wedai y brodorion, 
Jnldyjoo , myned yn gyflym. Ym mhlith ereill ymwelasom a’r 
gweinidogion Mr. Tuson a Rottan. Dywedodd Mr. Tuson yn 
egiur yr arferai ef yr holl ddylanwad a feddai yn ein lierbyn, ei 
fod ef wedi ei benodi a’i dalu gan lywodraeth Lloegr, am 
ddwyn eneidiau at Grist, ei fod yn wrthwyne’ous i unrhyw 
gymdeithas arall bregethu yno, ond dywedai nad oedd ganddo 
amser i siarad a ni, am ei fod yn rliy brysur, ac mewm ffaith 
nad oedd arno ef eisiau siarad a ni o gwbl. 

Penododd Mr. Rottan, brydnhawn i ni fyned i’w dŷ a gweled 
ein gilydd. Da oedd genym y cyfleustra, uyni a aethom, a 
ehawsom amser tra difyrus. Cj'dnabyddodd na wyddai ef ei 
alw gan Dduw, nag ei fod yn pregethu Efengyl Iesu Grist, ai 
puidio, oud credai ei fod mor agos ag anglienrheidiol, am y 
tybiai fod y doniau wedi darfod. Yr oedd ef yn rhesymol, a 
chan aml^'gu ysbryd da, penododd brydnhawn arall i ym- 
ddyddan yu mhellach. 

Aethom trachefn yn yr amser penodedig, ond nid oedd gar- 
tref. Gan ein bod ar ymadael tranoetli, ac wedi rhoddi iddo 
fenthyg fy “ V 'oice of Warning’’ yr oedd genym i alw arno y 
boreu nesaf. Dywedodd wrthym y pryd liyny iddo weled Mr. 
Wilkiti3, cennadwr, er pan welodd ni o’r blaen, yr hwn a’i hys- 
bysodd pwy oedd Joseph Smitli, ,i bod yr hyn a ddywedais i 
wrtho ef, (Mr. Rottan,) heb fod yn iav n (er fy mod yn adna- 
byddus a Joseph yn bcrsonol,) a riiybyddiodd ni i beidio a 



448 


EDGORN SEION. 


phregethu yn ychwaneg. Dywedasom wrtho y gwyddom ní 
ein gorchwyl, yr adwaenem Joseph y Prophwyd, a’m bod í 
yn bersonol adnabyddus ag ef, ac y gwyddwn ei fod yn ddyn 
Duw. Hysbysodd Mr. Rottan, pan ei gwelsom y waitli 
gyntaf. y fod Mr. Tuson wedi rhybyddio y Cadfridog Scott, os 
efe a ganiatai i ni bregetliu y caffai drwM. Offeiriaid Eglwys 
Loegr, yw y ddau hyn. Crynai gliniau Mr. Tuson, fel yr eiddo 
Belsassar gynt, gan ofn neu gynddaredd, tra y tystiolaethem 
wrtho ddwyfoideb ein cenadwri, yrrth ymadael.” 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Ymfodiad. — Hwyliodd y llong “Windermere " o Llynlleifiad 
ac ar ei bwrdd 482 o Saint ar eu ffordd i Seion : oll o tan 
arolygiaeth, yr Henuriad Daniel Carn, diweddar Lyvtydd y 
Gennadaeth EUmynaidd, a chyd ag ef, yr oedd saith o Lyw- 
yddion Cynnadleddau Prydeinig yn dychwelyd yn fuddygoi- 
iaetiius o faesydd eu Hafur, gan gludo euhysgubau i’r ysgubor, 
cyn y delo y gawod ddrycin i lawr. Yr Ilenuriad George C. 
Riser, yw yr olynydd Uywyddol i’r Henuriad Carn, ac y mae 
gobeithion calonus o’i fiaen. 

Hyderwn y caiff ein gohebydd B. J. y goleuni a ymofyna 
yn y traethawd “Y Duw a adclôlir," yr hwn sydd yn yr Uo 
iiorn. Cyd dystia Llyfr Mormon yn y manau a noda â’r hyn 
a ddy wed Paul, mai o herwydd ei Dduwdod ac nid o ran ei ber- 
son, y mae y Mab yn cael ei hunaniaethu a’r Tad—dau berson- 
au ond un Duw yw Efe a’i Dad; y Swedenborgers a gredant 
mai yr un person yw y ddau, yr liyn a j'styrir genym ni yn 
anmhosiblrwydd: tra mai gw'ahanol bersonau yn un Duw 
ydynt, a orfodir ar ein crediniaeth ni. 

iSg?" Atebwn ofyniad ein gohebydd dienw, drwy ddweyd 
mai gyda golwg ar Dduwdod ei Dad y gelwir Iesu Grist yn 
‘‘Uniganedig Fab Duw, ”yn ol y cnawd. “ Myfi heddyw â’th 
genedlais,” ebe Duw ; tra mai mewn cylch arall, a than am- 
gylchiadau hollol wahanol, ac o sylweddau gwahanol y cenedl- 
wyd Cain, Abel, &c. 


CYNNWYSIAD. 


1 D U. 

Y Duw a addolir— Pw y yw? 133 

fìolywyddiaeth, — India ddwyreiniol — Ymfudwyr i Australia — Y'r Etliol- 
iad i’r Ofl'eiriadaeth — Y Duw a addolir — Yr Aiweinydd i Seion .... 140 

Yr Etholiad i’r Offeiriadaeth &c 143 

Newyddion Enlwysig Tramor 140 

Amrywiaethau &c 143 


MERTHYR-TYDFl L : 

A'fcOtt APFW VD û CH Y ROEDD WTD GAW D jn>‘ES, 14 C4STLE STREET. 



TJDGORN SEION, 

s*u 

ŵrni ì ) c#aínt. 


Rhif. 10.] MAWRTH 11, 1854. [Cíf. VII. 


Y DIRYWIAD ANGHRISTAIDD' 

®AN ROBYN DDO, ERYRI. 

[Parhad o dud. 129] 

Rhwy'STr mawr, ar ffordd derbyn unrhyW wiredd dyeithr i’r 
meddwl, ydyw yr anhawsdra sydd mewn ceisio ymwrthod a 
hen dyb draddodiadol yr ymgynnefinwyd a hi, tra mai hawdd 
yw digio wrth y rhai a feiddiant ei gwrthsefyll; a dyna paham 
y cospwyd Galilëo am ddywedyd fod y ddaear yn belen ym- 
droellog yn yr ëangder; a dyna oedd y cyffröad a barodd ì’r 
bobl ladd Crist a’i apostolion, o herwydd pregethu mai Mab y 
Dyn yw y Messiah. Gwell gan rai, na chydnabod y dichon 
iddynt hwy gam ddeall unrhyw bwnc, y w ymffyrnigo yn hun- 
anol fel Saínty byd yn nyddiau gweinidogaethein Hiachawdwr: 
y mae eu dysgeidiaeth hwy mor lawn o esboniad a thraddodiad , 
fel mai tirionach yw ymddygiad publicanod a phechaduriaid, 
ha’r athrawon a ofynant a ydym yn eu dysgu hwy. Maethir a 
chwyddir eu coegfalchder, gan liaws eû dyscyblion, heb gofio 
toai y eyffelyb riaintyddiaeth sydd i’w poblogrwydd hwy ag i 
eiddo offeiriaid y gwledydd paganaidd, sef, dylyn dull eu 
tadau: ac ni ystyriant mai anwybodaeth y werin, am natur 
gynnyddol y deall dynol, sydd yn peri fod y bobl yn dîystyru 
gwr oblegid ei newidiad barn trwy dderbyn ychwaneg o 
addysg; mae penderfyniad baru am beth yn brawf, bob amser, 
y bod ei pherchenog naill ai yn gwybod y peth, neu, ynte, ei fod 
•ÿo tìiy ffol i gymmeryd ei hyfforddi mewn perthynas iddo 
10 [pris ly. 



UDGORÎÎ SEIOS. 


Mae poblogrwyjd rhai baldarddwyr, yn dwyn arian i’w Ilògeil- 
au, trwy eu diwydrwydd i wneyd masgnach o air Duw. Pau 
ddywedodd dyn, wrth bleidiwr cymdeithasau elusengar, na 
allai weled buddioldeb y cyfry w sefydliadau, dododd y dÿngar- 
wr ddarn aur aradnod, gan ofyn i’r dyn ei darllen; ond nî fedrai 
o herwydd fod y darn aur yn ei rwystro: a chan naiì oes tàl 
blynyddol i’w gael am bregethu gyda y Saint, dichon fod y 
darnau aur, a geir mewn lleoedd ereill, yn dallu rhai gweision 
cyflog fel na fynant weled y gwiricnedd sydd o fewn Ilawer 
adnod werthfawr. Tramgwyddir gwŷr y colegau, gan wlad.- 
eiddrwydd y gweithwyr gonest, a bregethant yn debyg i'r 
pysgotwyr a fu gynt ar lan môr Galilëa: ond ni ailant 
hwy ddirnad y dichon tystiolaeth yr Ysbryd, trwy enau yr 
annysgedig, beri i wladwr, raor afrosgo a gèn as\m îr, fod yn 
ddigon miniog, yn Ilaw cryfder, i ladd mil o Pliilistiaid, yn 
bentwr ar bentwr, chwedl y Cadben Jones. 

Mae dynion jmgafaelion hen dybiau cynnefinol, fel rhai wedi 
eu geni a’u dwyn i fyny mewn carchardỳ; y rhai er clywed y 
geiriau alìan tref gidad, a theyrnas, ni wyddant euhystyr. mwy 
nag y deall un a anwyd yn ddall, ystyr y gair lliw gwyn; eithr 
gan y dywedant eu bod yn gydwybodol, cymmwynas eu hys- 
bysu,.mai mor wir a bod dyn dan reolaeth cydwybod ydyw y bod 
cydwybod pob dyn o dan rëolaeth y peth a ystyrir ganddo ef 
yn uwch awdiirdod na’i gydwybod. Ilen awdurdod rjnnus, yn 
rheoleiddio cydwybod dyn, yw barn y werin, pe mor gyfeil- 
iornus a thyb yr Ephesiaid am eu Diana. Gwyddir nad yw 
dilledyn mewn cŵd, a’r cŵd yn Uaw pregethwr, yn un gronyn 
mwy peclladurus, na plie y cŵd yn Ilogell y pregetliwr, a’r 
dilledyn ar ei fraich; er hyny, ar ei fraich y dewisini cf y naill 
ac ýn ei logell y llall ar y Sul, o herwydd barn y werin yw mai 
pechod iddo gludo sypyn ar y dydd hwnw; a barn y werin yw 
y rhwystr poaaf, syrld yn attal i ddynion gredu mewn dad- 
guddiad morbarhaus a pharhâd aughyfnewidioldeb y Duwdod 
tuag at ei Eglwys. Awdurdod nerthol arall, yn tarddu oddiar 
farn y blaid alluocaf mewn gwlad, ydyw cyfraith y tîr; ac. 
oblegid hyn y teimlai herw-helwr euogrwydd; er pe lieb i gyf- 
raith y tir ei wahardd, na feddyliasai ef druan fod un troscdd 
mewn lladd ysgyfarnog wyllt, heb unrhyw nôd perclienog 
neillduol ar ci choríf na’i chlusíiau. Mne yr ûwchawdurdodau 



UDGORN SEION. 


I5f 

Eyn, yn ppri fod y wraig Indiaidd yn cymmeryd ei llosgi gyda 
chorä' marw ei gwr, mor gydwybodol ag y ceidw Mohammed 
neu Babydd ei ympryd; yn peri fod y sect fanylaf yn erlid, 
mor gydwybodol ag y pregethai yr apostolion; ac yn peri fod 
pleidiau ymraniadol yr oeshon, yngwadu adferiad y doniau ys- 
brydol, mor gydwybodol ag y dywed y Saint eu mwynlieir gan- 
ddynt. Bellach, os ewyllysir i’r gydwybod gael ei rhëoleiddio 
mewn cywirdeb, ac nid yn y sêl nad yw yn ol gwybodaeth, y 
mae yn rliaid ei dwyn dan reoleiddiad goruwch-awdurdod cyf- 
raith Duw; ond cyn y gellir hyny, rhaid credu ei rhoddwyd 
trwy ddadguddiad, oddiwrth y Bod sydd yn dangos ei gyfrin- 
ach i’w weision yn mhob oes, ac o dan bob goruchwyliaeth. 

Fel na allai yr Apostolion, wneyd gwaith Duw yn eu hoes 
hwy, lieb ddadguddiad o’i ewyllys, mwy nag y gallasâi y patri- 
eireh a’r prophwydi ei wneyd, yn eu gwahanol oes hwythau; 
ac fcl na all gweision presennol boneddwr, gyflawni ei waith ef. 
heb wybod ei ddymuniad, mwy nag y galiasai y gweision gynt 
eigyflawni; felly, ni all neb ar y ddaear wneyd gwaith yr Ar 
glwj-dd yn awr, os heb ddadguddiad o’i ewyllys mewn pertliynas 
i’r genedlaeth hon, mwy nag y gallasai yr apostolion ei wneyd, 
heb ddadguddiad, yn eu hamser hwytliau. Yr oedd gwybod 
cais y Meistr yn oleuni, ond y mae pob ymdreeh, heb deall, 
yn dywyllwch nosawl; a’r Iesu, yn rbagweled y dirywiad, a 
ddywedodd, “Rliaid y w i mi weithio tra y mae yn ddydd ; canys 
y mae y nos yn dyfod, yn yr hon ni ddichon neb weithio.” 
Hauodd Ef had da yn ei faes, wrth oleuni dydd; eitiir daeth ei 
elyn Ef, i hau efrau eyfeiliornadau yn y nos a'r dynion yn 
cysgu. Daeth yr amser na ddyoddefir athrawiaeth iachus, am 
fod clustihu dynion yn merwino: eithr yn ol eu chwantau, y 
pentyrant iddynt eu hunain athrawon; a’r rliai hyny bob am- 
ser yn dysgu, heb allu un amser ddyfod i icybodaeth o’r gwirion- 
edd ; y maent a’u serch arnynt eu liunain, yn ddiserch i’r rhai 
da, yn caru meluscbwant yn fwy nag yn caru Duw, yn enllib- 
aidd, a chanddynt rith duwioldeb, eitlir wedi gwadu ei grym hi. 

Rhagwelodd Crist yr adferiad presennol hefyd, pan y dy- 
wedodd, “ Gwyn eu byd y gweision hyny, y rhai a gaiff eu Har- 
glwydd, pan ddel, yn neffro,” ac yr ydym yn dywedyd y bod 
goruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd wedi dyfod, oblegid y 
gwelir genym gyflawni yr addewi4 “ Ar fy ngweision, ac ar fy 



152 


CD&ORN SEION. 


llawforwynion y tywalltaf o’mHysbryd yn y dyddíau hyny: a 
hwy a prophwydant,” &c., &c. 

Dywedir yn Dat. xii. 5, 6. Y Cymmenvyd yr Offeiriadaeth 
santaidd i fyny at Dduw, ac y ffödd yr Eglwys i’r diffaethwch, 
lle maent yn ei phorthi, 1260, o ddyddiau. Deall holl ddj s- 
gedigion y sectau fod dydd y brophwydoliaeth yn gyfartal i 
flwyddyn Galdeaidd, 30 dydd y mis; a chan gyesylltu 606, 
blwyddyn rhoddiad y titl Pab, wrtli nifer dyddiau fföad yr 
Eglwys i’r diffaethwch, ysgrifenasant y dechreuir difodi Llyw- 
odraeth y Pab yn 1860. Dywedai John Wesley, ac ereill, y 
diflanodd y doniau gwyrthiol yn y flwyddyn 567; a chan 
ychwanegu hyny at 1260, coelient yr adferid hwy yn 1827. 
eithr y mwyafrif o’r duwinyddion a ddywedant mai yn 570, y 
diflanasant; ac felly, mai yn 1830 y dychwelid liwy yn oi, ac y 
dechreuai ymgasgliad yr Eglwys y flwyddyn hono. Yn awr, 
onid rhyfetld mai yn y flwyddyn 1827, y dywedai bachgen 
pymtheng mlwydd ei oedran, ynghoedwigoedd America. i angei 
ehedeg ynghanol y nef, a’r Efengyl dragywyddol ganddo? Ac 
nid llai rhyfedd chwaith, mai yn 1830. ar y 6 dydd yn mis 
Ebrill, y sefydlwyd Eglwys Iesu Grist, o Saint y Dyddiau 
Diweddaf, trwy i ddynion gael y cyffelyb weledigaeth; i ereili 
eu credu; ac i’r credinwyr, o’r dydd hwnw hyd heddy w, ddy- 
fod i wybod fod y bachgen Americanaidd yn broffwyd i’r Gor* 
uchaf, o herwydd y derbyniasant y bendithion h}ny, yr 
addawodd efe eu derbyníd gan yr oll a ufyddhäont i’r Efengyl. 
Pa fodd y dichon i’r sectau fod yn unol a hwy eu hunain, a 
gwadu adferiad y doniau hyn, megys ag y dywedasant ar 
gyhoedd, sydd fwy nag a allant ei esbonio bytli, er campused 
ydynt yn y gelfyddyd ariangeisiol. 

Dr. Palley, yn ei Ei'úlence of Christianity, sydd yn dywedyd 
fod llythyrau Paul, at y Saint yn Corinth, yn profi fod y don- 
iau ganddynt yno; pe amgen, y buasai ei gyfeiriad pendant at 
y doniau, yn y cyfryw Lythyrau, yn dang03 iddynt nad oedd 
waeth ganddo beth a ddywedai, ac y dodasai ef ei hun felly yn 
yu eu galiu, i’w gyhoeddi ef yn llythyrwr eelwyddog. Pe y 
cyhoeddasai y Saint. trwy Gymru, fod y doniau ysbrydol mor 
bell a’r America. cawsid rhyw esgus tros gymmeryd pwyll cyn 
eu credu : ond gan yr Argraffwn, yngwyddfod y wlad, y mwyn- 
heir y doniau liyn yn mhob lle a Saint ynddo yn Nghymru, 



ÙDGORN SEION. 


153 


feì yn y gwledydd ere'dl; a chan fod rhai o’r Saint wrth law, 
i\v lioli ac i’w croesholi am y gwirionedd o fod y doniau Ys- 
brydoi i’w teimlo. i*w clyw'ed, ac i*w gweled yn ein plith yn 
feunyddiol, rhaid yw i hyd y nod ein gelynion gyfaddef, fod 
hyn naill ai yn dangos }T ynfydrwydd o roddi yn ngallu y mil- 
oedd Saint i gyfodi a chyhoeddi mai anwiredd y cyfan, neu 
ynte, y teimlir nerth i argraffu a lledaenu y gwirionedd, oblegid 
llîosogrwydd y tj’stion byw a pharod i gadarnhau y dyw’ediad. 
Ac heblaw hynyna, mae yr Ysgrifenydd yn addaw, a hyny yn 
enw yr Arglwj'dd, i’r holl rai a ufyddhäont i’r Efengyl, ac y 
gweinydder ei holl ordinhadau iddynt gan weision awdurdod- 
edig Duw yn yr Ëglwys hon, y cailî pob gonest ei galon o hon- 
ynt, trwy gadw holl orcliymynion yr Arglwydd, wybod y gwir- 
ionedd, megys ag y cafodd yntau : canys, y mae yr achos a’r 
eflaitlu y dadguddiadau dwyfol a’r unoliaeth eglwysig, yn gyf- 
ryw y gellir dywedyd mor gadarnhäol yn awr, ag yn nyddiau 
Peter, Iago, ac Ioan, mai hon ydyw Eglwys Iesu Grist. 

(Fw barhau.) 


CAIS I DDEOXGLT Y DDAMMEG O “SIARAD PLANT,’ ’ 
Yr hon a ymddangosodd yn y Ifed Bifyn , tud. 113. 

Deallwn wrth yr ymrafael rhwng Moses a Deio, fod yr olaf 
wedi cyrhaedd oedran í allu amgyflfred y pwnc yn wirioneddol; 
tra nad oedd Moses ond dan draddodiad ei rieni, a’r rhai hyny 
roegys yn oedi egluro y pwnc, o berwydd ei fod yn analluog i 
ddeall vr egwyddor, yr hyn a ymddengys yn ddoethach na phe 
buasent yn egluro cyfran iddo y pryd hyny ; ette, gwyddent yn 
eithaf da y deuai i wybod. Credaf mai Deio a ennillodd, a 
chaniatâu i Moses fyw i oedran megys Deio ; a’r pryd hyny 
gallai ddweyd yr wyf yn gwybod mai Deio sydd yn iawn. Nid 
oedd hyny vn peri iddo golli ei ymddiried yn ei rieni, ®nd yn 
hytrach fel arall, gan gydnabod eu bod wedi ymddwyn yn ddoeth 
yn hyny. 

Dysgwn oddiwrth hyn, fod Duw yn llefaru wrth ei blant yn 
gyffelyb i fel y gwna rhieni Moses bach ag yntau, tra y byddent 
dan oedran i ddeall y gwirionedd ynghylch rhyw egwyddorion. 
Rhai a feddyliant fod egwyddorion yr eglwys yn yr araser pre- 



154 


ÜDGORN SEION. 


sennol, ychydig yn walianol i’r hyn a feddyliasent eo had; 
megys, mewn perthynasi gynfodoldeb Dyn, cyn sylfaenu y byd; 
am ei genedliad o Dad, a’i eni o fam yn y nefoedd ; anhawdd yw i 
resymau cadarn dros y pwnc orchfygu hen draddodiad. Felly y 
mae mewn pertbynas i greadigaeth Dyn o bridd y ddaear hefyd. 
Ond, feallai fod “ siarad plant” wedi bod gyda y pethau hyn, ag 
fod Duw yn yr oruchwyliaeth ddiweddaf yn llefaru yn fwy eg- 
lurhaol, gan ei fod yn “ adferyd pob peth os nad felly, paham 
yr ewyllysiodd llawer o'r hen brophwydi fyw ynddi ? 

Os na tbarawais yr hoel ar ei chlopa cymmered arall y mw r rth- 
wyl a threied ei law, yw dymuniad 

Eich gohebydd, 

Dyffryn Conwy. Wílliam Daties. 


C YN N Y G ARALL. 

Mr Golygydd, — Ar ol hir bwslo fy mhen am ddeongliad i eit h 
Damrneg o “ Siarad Plant, ,, yn nhud.113 o’r Udgorn, fel yr 
oeddwn yn darllen yr ail bennod o lyfr Genesis, ac yn neiìlduol 
V 7fed adnod, sibrwdodd rhywbeth yn fy nghlust: — dyua, dyna i 
ti allwedd y ddammeg “siarad plant!'’ Darllenais bi drachefn, 
ac wed’yn, a chymharais y naill wrth y llall, ae yn fy myw ni 
allaf wella yr ullw r edd : os carasynied wyf, da chwi argyhoeddwch 
chwi neu rai o’cb gohebwyr fi drwy yr Udgorn, 

Yw dyrauniad ewyllysiwr da i’ch Hldgcrn, 

J. D. J. 


CENFIGEN. 

GAN JOHN JAQUES. 

“ At genfigen y tnae çbwant yr ysbryd a gartrefa ynom hì.” Iago iv, 5. 
Nl lefarwyd erioed eiriau rnwy gwirioneddol na’r uchod. Praw f 
ymarferiad bob dydd, mui un o’r gorchwylion anbawddaf a ber- 
thyn i hunan lywodraeth ydyw cadw y galon yn rhydd oddiwrth 
deimladau cenfigenllyd. Bydded i gvdnabyddiaeth, cy raraydog, 
neu hyd y nôd i gyfaill dyn, enuill elw, tfafr, neu feudith, a bydd 
i deimladau o genfigen yradrechu effeithio mynedfa i fonwes 
y dyn hwnw yn uniongyrchol. Y mae yn rhyfeddu pa ham na 
ffafriwyd yntau, os nad yn lle, oleiaf gystadl a’i g^dymaith ; pa 



t'DGORN SEION. 


Ìò5 


%am y dewiswyd arall ac nid ei hunan, nis gall aragyflfred. Ac 
oddigerth i un sefyll yr. benderfynol a chyda chyflymdra yn 
•erbyn y teimladau hyn, nid yw eu canlyniadau o’r fath hyfrydaf. 
A dynion ag ydynt mewn modd arall yn dra daionirs, a’i can- 
fy ddant yn beth anhawddaf, cynual meddwl tawel dan y fatb 
amgylchiadau. 

Nii yw y teimladau cenfigenllyd hyn at lwyddiant arall ych- 
waith yn neillduol i’r hydol-ddyn. Ymwthiant ar dro i blith y 
Saint, a rby fynych eu lloehesir ac eu hannogir, yn lle eu bod yu 
ddiattreg ac heb ddefod yn eu bwrw allan. Yn wir, gallai un 
feddwl weithiau fod cenfigeu yn fwy ar ei orucliafiaeth yn rahlith 
Uawer o Saint nag ydyw yn y byd. Ni ddylai fod felly, oblegid 
y mae hyn yn cloddio dan sylfaen pòb teimlad daionus, ac yn 
dinystrio y cyssondeb a’r uudeb hwnw a ddylai bub atnser 
nodweddu Saiut Duw. Pahara y teiralai unrhyw sant yn ddrwg, 
neu y raeddiaunai ef y teimlad caled lleiaf yn codi o’i fewn, 
o herwydd i’w frawd gyrhaedd sefyllfa ennillfawr, neu y penod- 
wyd ef i swydd ogyfrifoldeb yn yr Eglwys? Oni ddylai y Sant 
yn hvtrach lawenhau gyda’i frawd yn ei ddyrchafiad i aurhyd- 
edd ? Byddai hyn yn debyeach i ddwyn yn mlaen gyughor y 
cyn apostol — “ rnewn addfwynder meddwl bydded i bob uu ystyr- 
ied arall yn well na’i hunan.’’ A yw sant mewn colled tiwy 
iwyddiant ei frawd ? Nag ydyw yn sicr, mae colled allrin o’r 
gofyniad. Ennill i un sant gwirioneddoi, sydd ennill i’r holl 
Saint gwirioneddol, canys y maení oll yn aelodau o un corff, a 
dylent <»1I dderbyn o un ysbryd. 

Digwydd yn achlysurol fod pobl yn y byd yn gallu gwneyd 
gorchwyl.drefuiant tra liwyddianuus, ac nid oes sylw yn cael ei 
gymmeryd o hyny gan y Saint, tra os cyferfydd brawd gydag 
ond uu bedwaredd ran o lwyddiant y bydul ddyuion, nid y 
pethau pertiaf a gylcbanfonir o barthed iddo, gan ei frodyr a'i 
chwiorydd hefyd. Pa fodd yr edrych hyn yngoleuni yr Efengyl? 
Nid canmoladwy mewn un modd, bid sicraf. Y Saint a roddant 
eu ffordd i’r fath deiraladau anghlodfawr, ac ai)ghristîonogol, uid 
ydynt yn arddangos ysbryd yr Efengyl, odü y goleuni ag y sydd 
yn y fath Saint a ddaw gyda brys yu dywyîlwch, oddigerth 
iddynt çdifarhau, a gwellbau eu flyrdd. 

Teimla un brawd ei hun oîl yn wyrdraws, e herwydd y denis- 
wyd teulu peuodol yn ei Gangen i yrafudo gan Drystrfa y 



156 


ÜDGORN SEION. 


Gymdeitbas Ymfudol Barhaus, tra yr ystyria ef deulu arall y 
medrai ef ei enwi, j-n llawer rawy dewisol a theilwng. Pt> 
byddai ganddo ef ddosparthiad y Drysorfa, neu ddewisiad o’r Ym- 
fudwyr- ymddygai ef yn hollol wrthwyneb i fel yr ymddygodd 
ei frodyr raewn gallu. Diammheuol y gwnelai. Y mae yn Éfaith 
hynod y bodola bob amser ddosparth o ddyuion a fedrant drefnu 
pethau yn ddiderfyn well nag y gwna y rhai hyny ag y sydd 
mewn swydd. Ac y mae yn fiaith ganlynol fod y trefnwyr 
hyfedr hyn bob amser allan o swydd. Ond nid y rhai hyn ydynt 
V drygau ewaethaf. Mae y grwgnachwyr yma yn dinystria 
hyder, a phan ddistrywir ymddiriediad palla yr undeb ymdrech 
mewn gradd gyfatebol, ac fel byn tyf y drwg yn ddyfnach ac 
ëangach. Ni byddai y tu alian i’r gwir^ddywedyd, fod dylanwad 
un grwgnacbwî a’i duedd i wneyd mwy ddengwaith. o niwed nag' 
ydyw y cyfeiliornad raewn ba*n* a wneiy yn. esgus. tros rwgnacb* 
a chaniatau fod ynddo y cyfryw gyfeiliornad. 

Yn lle cenûgenu wrth frawds neu ymfoddhau mewn athrodi ar 
ei draul, llawer adderchocacb a fyddai cöisio ei lesoli, trwy gyd- 
lawenhau ag ef yn ei lwyddiant, a chydymdeimlo ag ef yn,'ei 
ffaeledd. Byddai y fath agwedd ddengmil o. weithiau yn well oa 
rhoddi ffordd i deimladau cenfigenllyd, ac i oerni a diffyg yra- 
ddiried canlynol o hyny. Dylid gwarchod yn erbyn y pethau 
hyn gyda phob dyfalwch. Dylai dysgwyliadau a hawd.dfvd ein. 
brawd fod an auwylaidd genym ni, dylid gofalu am beidin 
gwneyd unrhyw beth i’w hanafu, a àylid bob amser wrthwyneba 
unrhyw deimjadau agenfigen a ddichon godi yn ein monwesau 
oblegid, “o fiaen cenfigen pwy a saif? ,> - Pan ganfyddora ys- 
bryd o’r rhywogaetb yma, dylem yn uniongyrchol ei àdodi o dan 
ein traed. 

Pan yr achosa llwyddiant brawd i genfigea godi yn raonwes 
sant, byddai yn burion iddo chwilio ei hun, a dwyn ei feddwl i 
siriol ymddarostwng i gyfyngder cyfate-bol ac uniongyrchol. Os 
gall ef wneyd hyn, n.i bydd ef mewu cyramaint perygl oddi. 
wrthgenfigen ynddo ei hunan. Eithr os ua symudir ei deimlad- 
au cenngenllyd gan y dull yna, efe a all ymdrechu gwneyd 
rhyw ddaioni pendant i’w frawd llwyddiannus, gan fod yn ben- 
derfynol i siarad yn dda am dano, ac felly barhau mewn gwneyd 
daioni, hyd nes i feddyliau da v gweithrediadau da 3 a theimladan. 
da ennil.1 y fuddugoliaeUu 



ÜDGOIíN SEION. 




tJDGOBN S E 1 0 N, 

IKU 

&erm ç ^aínt. 


DYDD SADWRN, MAWRTH 11, 1854. 

DvwEsrD» genyra allu difyru ein darllenwyr. ynghyd a holl 
ewyllyswyr da i grefydd Crist, drwy udganiad wythnosol ein 
Hudgobs, yn dynodi ei buddugoüaetliau campus;— ein llais y 
tro hwn hefyd y w,— yn rulaen, yn ralaen, gyd-filwyr i’r frwydr;. 
— yn mlaen mae ein Hudgorn etto yn galw; yn mlaen, ebe lln 
o ddewr filwyr Iesu sydd ar y roaes yn ennill tir o gara i gara 
yu mhob cwr o'r byd. Yn mlaen mae y Brenin ei hunan! yn 
mlaen fyddo arwyddair yr oll a ddysgwyliant gydag Ef deyrn- 
asu! Er echrysloned rliuthr yr wrthblaid -er eu rhif; îe, pe 
deuent fel confaint o wlad annwn, y mae mwy o’n plaid, a 
buddugoliaeth yn ddiammheuol. Tra y mae sôn am ryfeloedd,. 
trwst arfau, a Ueisiad udgyrn pob gwlad, yn galw ei thrigolion i 
ryfel dur, pylor, a phlwm; a thra y britha y banerau eu llygaid 
wrth arwain eu miloedd yn mlaen, a thra y darperir i waghau 
ein byd o’i drigolion; anamserol yw i filwyr Iesu hepian na 
digaloni: eu hannog, eu cymhell, eu symrylo i fwy diwyd- 
rwydd a ddylai yr holl ffeithiau cytliryblus hyn ei wneyd. 

Arfau milwriaeth y Saint nid ydynt gnawdol. omi ysbrydol 
a nerthol trwy arddeliad eu Duw, i wneyd pob campwaith a 
ddymunant. Arfau y byd i ddinystrio eu gilydd, angeuol yd- 
ynt; eu harfau yn erbyn teyrnas ein Duw, anwireddau y’nt, wedi 
eu plethu, eu gwau, a’u clymu yn areithiau, caneuon, traeth- 
odau, ac yn mliob dull a allant ddyfcisio ; ac o bob tẃr ergyd- 
iant eu saethau; ond, rhyfedd mor ddirym! Tra i.’w gwrth- 
sefyll, pe Uoned byd o lionynt. a pliob un yn Goliath, fel Dat'- 
ydd a’i ffon dafl, y Saint, yn galonog a ânt, wedi ymwisgo à 
tharian y wir ffydd— helm yr iachawdwriaeth fawr, -cleddyf 
dau finiog yr Ysbryd Hollalluog. Tra yn ffyddiog filwria ẁ 
blaid ei deyrnas Ef, nid oes a’u lluddias ; er y — 

Geilw’r gelyn am ei athrod, 

Gaiwed ef, ac am ei dân ; 



'CDGOIÍN SEION. 


Ì58 

Tra mae Brenin nef yn galw, 

Rliaid i’r Sant yw myn’d yn mla’n. 

Tra yn byw eu crefydd, anffaeledig ydynt ; tra na all eu gei- 
ynion edliw iddynt eu pechodau eu hunain, yn ofer yr edliwiant 
bob peth arall. Yr hwn sydd yn earu gweled llwyddiant ein 
erefydd, dangosa hyny po fwyaf yr ymdreeha i gael gan ei 
phrofFeswyr gydymffurfìo á’i gofyniadau dwyfol lii. Ei ffydd- 
lon ufyddion yn unig a lesulir ganidi, traei phroffeswyr an- 
ufydd, lii a'u condemnia. Nid lliosogrwydd nifer, ond lliosog- 
rwydd gweithredoedd da — nid pa nifer a fedyddiwyd yn unig, 
ond pa nifer a ennillwyd i gadw lioll gyfraith Duw, yw testun 
ein hymffrost parhaus; y-sawl ni wnant yr olaf, nid oes gan- 
ddynt hawl i, ac o ganlyniad, na fydded iddynt aelodaeth 
ddim hwy nag y profant iiyny. Tra y llawenhawn yn fawr yn 
nycliweliad y cyfrgolledig ag ydynt wrth y degau yn dyfod 
racwn rliai manau, etto mwy Uawen genym weled argoelion o’u 
hymroad i ryngu bodd Duw trwy eu duwioldeb:— tra y dym- 
unem argraffu y pwysigrwydd o achub pob enaid a ddymuna 
achub ei hun, ar feddyiiau y Llywyddion yn enwedigol; etto, ni 
fynem iddynt anghaâo cyfiawnder Duw, nac i adael i’w reolau 
dyscyblaethol Ef gael eu sathru o dan eu traed. Mae pender" 
fyniad Llywyddion y Gynnadledd lion, i ymwcled â’r hoil rai 
llesg o dau eu gofal, a’u gosod yn ddiesgus y naill ffordd neu y 
llall, erbyn y Gymmanfa nesaf, yn ganmoladwy ac yn deilwng 
o efelychiad. Chwyner y cangenau, nid cyn ond mor fuan ag y 
gwybyddir cu bod wcdi cwbl farw, ac na fynant ymfy whau ; 
ac felly, bydd gwlith bendith y nefoedd yn gawodydd mwyn- 
eiddiol yn gwyrddlasu ein pren dwyfol, a’i addasu i ddwyn 
. ffrwythau mor anfarwdl ageiddo “Pren y Bywyd.” 


Newyddion CAKTUEFOL.--Dwyreiniol Morganwg — Dydd- 
orol yr y6tyria ein cyd-weision yn y winllan, y newyddion a’r 
penderfyniad a ddarllenir yn hanes y “ Cynghor Cynnadleddol” 
yn Merthyr, yn y rhifyn hwn, ac liyderwn y gellir dweyd yn 
gyffelyb am bob Cynnadledd cyn liir. Mawr a diwyd yw 
ilafur ein cymmodol Gynghorydd Daniels, i gymmodi a byw- 
iogi yn y Gynnadledd hon; mawr rwymau sydd ar y Saint i 
ddiolch i Dduw am feiulithio ei ymdrechiadau diflino, — mwy- 
ẃwy o m-rth a gaffo efe, a’n hanwyl gyd-weithwyr ereill : .gwir 



'ÜDGORN SEION. 


Grwydd calon y rhai yw llesiant pawb, a llwyddiant gwaith y 
■Gwaredwr. 

Çín. Caerfyrddin. — Tsgrifena y Llywydd eu bod hwy oll 
yn unfrydol i wneyd eu goreu i gario gwaitli Duw yn mlaen ; 
a bod y fath fawr syched arnynt i fwynhau mwy o efifeithiau 
melysaidd eu crefydd, fel y cydunasant i ymprydio a dyfal 
weddio, heblaw byw yn deilwng o’u galwedigaeth uefol i’r 
■dyben hyny, ac i fwj-nhau mwy o’r doniau ysbrydol yn eu 
plith. Y Cyfranwr grasol a’u diwallo ; — efelycher hwynt ; ac 
oddiar sail ei gyfraniad o’r doniau nefo aidd i amryw gangenau 
ereill, fel tâl am y cyffelyb daerineb, calonogwn y Saint 
obeithio yn ffyddiog am y cyífelyb fendithion. 

Penfro Ddf.iieuol. — Bu Cymmanfa y Gynnadledd hon yn 
Monhton, Cliwefror 19. Cafwyd y cynnrychioliad fel y can- 
lyn : — Riiif y Cangenau, 13 ; Hen. 28; Off. 6 ; A th. 6 ; Dinc. 
8; Aéloiau, 150. — Cyfanrif, 228. Bed. 6 ; Ymf. 7. Da gen- 
ym ddeall drwy lytiiyr y Llywydd Price, fod y fath undeb, 
cariad, a llawenydd yn mlihth y Saint, ac hyderwn y bydd eu 
hufydd-dod i’r cynghorion a’r ddysgeidiaeth a gawsant, gyn- 
nyddu eu teimladau dedwyddol, ac y cyd-weithiant oll i fyned 
á thraethodau oddiamgylch, fel eu dysgwyd. ac hyderwn y 
cawn sylw buan a tlieilwng holl Lywyddion Cynnadleddau 
drwy y I iy wysogaeth, at y ffordd ragorol hon o ledaenu yr 
“ argraffedig air.” ' 

Gwtnedd. — Ysgrifena jr Henuriad Jeremy, o Landdoged, 
Chwefror -5, lawer o newyddion da am lwyddiant yr efengyl 
— amryw fedyddiadau mewn gwahanol fanau, ac Ysbryd yr 
Arglwj'dd yn ncrtliol weithio yn y Saint i dduwioldeb, ac yn y 
Cymmanfaoedd yn neillduol, i orfoleddu yn eu breintiau; — 
addunedau aml, ac argoelion gobeithiol am y tymrnor dyfodol. 


Y Taliadau am Lffrau.- Na phared ymdrechiadau teilwng 
y Llywyddion o barthed i adfy wiad y Saint, na lledaeniad yr 
efengyl, na dim arali, iddynt esgeuluso nae anghofio talu am y 
Uyfrau yn hollol. Nid oeddern yn meddwl hyd yn hyn y 
buasai eisieu dweyd wrthynt fod argraffu llyfrau yn costio 
arian ! credasoin yn y misoedd mynedol y buasent yn cofio 
wrth weled rhifỳnau o’r Udgorn yn dyfod allan heb 
ddangosiad o ddcrbyniad ceiniog o arian o unrhyw fan yn j 



Ì6f> ÚDGORS SEÍON". 

cyfamesr; do, credasom y buasai gwcled cyn lleied o dderbyn- 
iadau yn y rliifynau ereill, ac yn enwedig dan yr ystyriaeth mai 
dechreu gorchwyl costfawr, o dan anfantesion mawrion yr y’m, 
yn ddigon i gywilyddio pawb ag y pertliyna. i sylwi mwy ar y 
gwall liwn ac i’w wella heb hyn o awgrymiad; eithr wedi 
dyoddef cyhyd, gwelwn ein siomi. Yngwyneb yr ystyriaeth 
o’r hen ddyled sydd yn sefyll ar y mwyrif o'r Cynnadleddau er 
y Uynedd, ac yn ol fel y dechreuir eleni, oni arswyda rhii 
rhag gweled eu dyledion yn ngoleu haul cyn diwedd y flwydd- 
yn. Yn awr yw’r amser i’w wylied ynte, cyn yr elo yn anfedd- 
yginiaethol, nag yn faich. Yngwyneb y gyfraith sefydlog, sef 
“ nad yw y Uyfrau i'w gwerthu ond am arian parod,'’ methwn 
a dirnad yn mha Fank y cedwir yr arian llyfrau, a ddylent 
dreiglo ffbrdd hyn bellacb! Ni wyddom am ncb o Fenni i Fôn 
sydd a rawy o’u lianghen, nac yn deilyngach o honynt nag y’m 
ni facli! Frodyr, betl: yw’r mater? paliam na ddo’nt? Beth 
meddwch yngwyneb y ffaith y fod gwerth yn agos i £70 wedi 
myned o’r Swyddfa hon eleni, lieb ond tuag £20 o arian wech 
cael eu talu am dauynt o Gymru i gyd!! Mae hyn yn ddiffyg- 
iol o tua £50 niewn dau fis! Yn ol hyn cynnyddai y ddyled 
am lyfrau tua £S00 e r hyn diwedd y flwyddyn lion ! Gato pawb, 
ymswyncr rliag y meddylddrych 1 


CYNGHOR CYNNADI.EDDOr,. 

Nos Fawrth, Chu-efror 12, 1854, 

Î.Lÿwy íiDwyc, gan y LlywydJ D. J*>nes; ac wedi canu Hynm f 
gwedtiiodd yr Henuriad Daniel Dantels. 

Y Llrwydd, wedi iddo grybwyll »m y teimladau dymnnol a 
roddai hyfrydwih iddo pan yn cyfarfod a brodyr a chyd swydd- 
ogion mewn Cyngbor, a dywedyd fod ymadroddion y brodyr a’r 
nffeiriadaeth ganddynt, wrth amlygu eu leimladau mewn cyfar- 
fodydd o’r natur yma, yn rhagori ar a geir mewn un man arall, a 
alwodd ar Lywyddion y gwahanol Gangenau i fynegi ansawdd eu 
sefvllfäoedd, gan obeithio y bod yr oll a ddaethant ynghyd yn 
teimlo pwysigrwydd gwaith yr Arglwydd. 

Canrjen Merthyr. Henuriad Thomas Rees, a hyshysai fod y 
Gangen hon ar gynnydd a gwelliant mewn pob ystyriaeth ; dych- 
svelodd 22. a bedyddiwyd un, er amser y cynghor blaenorol ; a 
cheir braidd yr oll o’r aelodau tnertfl teimladau daionus. 

fíeorgetown. Henuriad Thomas Evans, a fynegodd fod adfyw- 



ÜDGOHN SEION, 


161 


4ad yma ; ac at y rhai a ddychwelasant yn flaenorol, ddarfod 
i un swyddog, a 17 aelodau ddychwelyd er y cynghor cyn hwn ; 
mawr yw ei lawewydd ef, fel yr oll yn y cyfarfod, yn herwydd yr 
argoelion dymunol sydd o lwyddiant ar y gwaith o achub 
eneidiau anfarwol. 

Ffyjion Tyctfil. Henuriad David Jolin, a deimlai yn liawen atn 
fod, oddigerth un neu ddau, yr oll mewn undeb cariad a chyd- 
weithrediad. Dychwelodd rhai yn ol yma. 

Ynysgau. Henuriad Jo'nn Audrews, a ddywedai fod yr oll o'r 
■Sailit a’r swyddogion mewn ysbryd rhugorol, ac yn dyfod i’r cyf- 
arfodydd yn llawer lliosocach a chyssonach nag y buonl arfero) 
a dyfod cr ys gryn amser ; y bod hefyd amryw ddyeithriaid yn 
rhoddi eu presennoldeb ynghy larfodydd y Saint, raegys ag yn y 
cvfarfodvdd pregethu. 

' Cefn- coed-cymmer. Heuuriad Edward Williams, a deimlai yn 
siriol, am fod y swyddogion a’r Saint yn byw mor agos i'w lle ; 
dychwelodd 3, er y cynghor o'r bluen, ac yr oedd un i gael ei 
fedvddio y noswaith hono. 

Pendaren.— Henuriad David Morgan, oedd fel V brodyr ol!, vn 
llawenhau o herwydd yr arwyddion daionus a geir yn y gangen 
hon ; mae y llesg yn ymgryfhau, y Saint yn eu lle, a’r doniau 
ysbrydol ganddynt i’w mwynhau, 

Gwernttwyn — Henuriad Evan Thomas, a ddy wedai fod 2 wedi 
eu hadferyd, y swyddogion sydd yn eu lle ydynt dda bynod, a r 
oll mewn undeb bywiog a serchog. 

Dowlais. — Hennriad Thomes Davies, a daimtai yn llon o her- 
wydd yr adfywiad sydd trwy y dospartbiadau, ac oblegid yr un- 
deb brawdoí sy rhwng y Saint. 

Rhumney Cymraeg . — HenuriadThomas Paynter, a hysbysai eu 
,bod yn hvfryd yno. 

Twyn Camo . — Henuriad Jeremiah Price, mao yroll yn eu lle, 
aphregethir allan yn ddiwyd. 

Rhumney Saesneg — Heuuriad George Adams, mae yma undeb 
cariad a bedyddiwyd un, er y cynghor blaenorol. 

Troedyrhiw. — Henuriad Thomas Owen,y swyddogion a’r Sainl 
yn eu lle oll, cyfarfodydd hyfryd, argoelion amlwg o lwyddiant, 
ä 7 wedi eu badferu er y cyngor o’r blaen a fu yma. 

Y Llywydd D. Jones . — Diammbeuol fod y newyddion yn enyu 
llawenydd yn mliawb o honom. Mae ynwyf flys troi yn bryd- 
ydd, neu wella gwaith hen brydydd, fel hyn : — 

“ Sôn am wella glywir yma, 

Sôn am wella glywirdraw,— 

Sôn am wella fydd yn mhobman, 

Fel yn Merthyr maes o law.” 

Ac, oud cael pob pelh i’w le yma, gellir dysgwyl am adfywiad ac 
adferiad trwy Gymru oll yn fuan ; mae llawer yn ymddibynu ar 
,ein buchedd a’n diwydrwydd ni, tuag at ddwyn adferiad cyfl'reOs 
inol oddiamgtlcb ; eilhr i Ddu.w y byddó yr holl ddíolch am y 


UDGoRN SEION. 


162- 

ditioni raavrr a tvnaetb Ef ynom a thrwyddom eisioes. Mae Uawer 

0 le i ni weithio, a bydded i ni gydymdrechu ain lwyddiant yn- 
vr araser dyí'odol : ac i’r dyben hyny, gof'alwn am i ui, bob ui* 
droi yn ei gylch ei hunan, gan feddiannu cariad. undeb, a chyd- 
weithrediad o lwyr fryd calon. 

Ymegnîu n aaa gael y cangenau oll i’w lle; a.-, ond i ni gael yr 
holl swyddogion a Saint i'wlle,bvdd genym fan addas i’r byd 
ddyfod i fewn iddo. Ein raawr ym Irech a fyddo ara ^ael i mewn- 
y rhai sydd wedi rayned allan ; y raae ganddynt fwy cyfrifoldeb 
i'w ateb, na y rhai na ddei b> niasant y rhodd nefol; ac o ganlyn* 
iad, dylera deimlo yn ddwysach o’u lierwydd, raewn cyferbyniad i 
echryslonrwydd eu sefyllfa. 

Ymegnîwu hefyd, mewn cyssylltiad a’r gwahanol gasgliadau 
sydd eisoes wedi eu gosod ger ein bron. 

Yr ydym am gael cylch pregethu, ac y mae angen swyddogion 
i’w lenwi, Na ad-twer lle i rwgnach drwy i’r llywyddion cangen- 
au gymmeryd i fyny yr amser a ddylid ei roddi i’r brodyr yn y 
cylch i siarad ; ymdrecher a*n ganiatau cytìeustra i’r brodyr. 

Ytua, arwyddodd y brod-yr yn unfrydol eu boddlonYwydd i fyn- 
ed i’r cylch pregethu, 

Dywedaî y Llywydd yn mhellach, fod y îlywodraeth wladol,. 
tra yn curo i fyny am wirfoddiaid i’r fyddin a thrayn danf'on mi-- 
wyr i ryfel, yn gofalu hefyd ara warchodwyr cartrefol ; ac maí yn 
yr un modd y dyletn ninn.au, osod y Dysgawdwyr a’r Diaconiaid, 

1 edrych ar ol y cangenau eglwysig, tra yr Henuriaid allan 
yn pregethu, oddigerlh yr Henuriaid a fyddout gartref o herwydd 
eu lienaint a’u raethiautrw ydd. Fel y mae newid ymborth yn 
lles i gyrff, felly y bydd newid doniau swyddogion i feddyliau 
dynion : ac ond i ni fyned allan wedi ein gwisgo yn holl arfog- 
aeth Duw,troir y fuddugoìiaeth i ni yn sicr. Eithr rhag bod un 
dyryswch, gwell i naill a’i llywydd, neu ynte G\nghorwr, yn 
mhob cangen gael ei ryddhau o’r cylch pregethu, ac aros gartref 
i gadw pob peth mewn trefn. 


ARWYDDION YR AMSERAU'. 

Parhau i guro i fyny ara wyr i’r fyddin, a chofrestru morwyr i’r 
llynges sydd trwy y deyrnas gyfunol. Cychwynodd amryw gat- 
rotlau o arfogion eisioes tua Twrci, ynghanol bonllefau trigolion 
Llundain, a Uawen tìoedd pobl y lleoedd ereill yr ymdeithiasaut 
trwyddyni. Bydd oddeutu 20 000 o wyr wedi eu danfon i faes y 
lladdfa, erbyn canol y rais presenuol; a thybir na bydd ond 
brwydro trwyadl ar dir a dwfr y pryd hyny. Teithiodd milwyr 
trwy Ferthyr, i gymmeryd lle y rhai a fordwyid o Penfro i’r rhy- 
fel. — Cododd y Frenines, Tywysog Cymru, a’r Ty wysog Albert yn 
foreu, i weled catrodau yn rayned heibio y Palas yn Llundain; a 
mawr y canu a’r bloeddio yr oedd y lluoedd gwerinol, tra offeryn- 
äu cerdd y milwyr yn gogleisio clustiau y torfäoedd llawen» 



UDGORN SEION. 


165 


Amgauir R« <sia i raewn gyda rauriau o ddur angheuol. Uuodd 
Awstria a Prwssia yn ei herbyn. Enfyn Lloeg' 5U, a Ffrainc 39 
o longau rhyfel i*\v gwrthwyebu ; a dyna lynges na welwyd erioed 
o’r blaen ei chyffelyb. Boddir, gan gytfroad y llawenydJ, bob 
raeddwl am nifer y lladdedigion a fydd yn gordoi raaes- 
ydd cyfandir Enrop — Torcalonus a fydd y gwragedd a'r plant a 
adawir yn ol, gan y milwyr a’r noorwyr, i fyw ar drugaredd y 
wlad Tra y llyncir lleoedd gan ddae »rgryn, a thra yr ysgìy f- 
ae»hir bywydau lawer gan glefydau, llyncir hefyd bob meddwl 
gan y brwdfrydedd sydd yn rahlaid y rhyfelgyrch presennol. — 
Terfysglyd yw y llywodraeth babaidd, dyryslyd hynod yw y byd 
dwyreiniol drwyddo oll, ac nid yw y byd gorllewinol nemawr 
well. Lleddir 40 ych y dydd yn lluniaeth-dý Plymouth, d degau 
o anifeiliaiJ, yn ddyddiol, mewn porthladdoedd ereill at borthi y 
llynge&nyr; ac er y dysgwylir gweled rauriau coed a cherryg 
Rwrsia yn ysgsrion, rhwng Lloegr a Ffrainc, teiralir y drudan 
iaeth a achoswyd gan y cythrwfl trwy holl wledydd Ewrop; a- 
dirwasgir y tlodion yn arswydus gan eisiau bwyd. Pwy, wrth 
íeddwl am y Saint yn Utah, na ddywedai tnewn gweldi, “ Gwyn. 
au byd preswylwyr dy dỳ, yn wastad y’th foliannant.” 


CARU Y GWIR. 

Wyf hoff o’rdydd, — fel yr heulwen sydd 
Yn euro eiliau’r wawr, 

Tra’r ffrydiau glân, gvda’r adar man, 

Yn s'io’r bryniau ’nawr; 

Ond hoffnch fyrdd — na’r dydd yn ei urdd, 

Neu sain y ffrydlif glîr, 

Neu gathlau cu yr asgellog lu 
Yw caru — caru’r Gwir. 

Wyf hoff o’r nawn — pan yn hafaidd i^wn,. 

I rodio’r tewfrig l'vyn, 

Pan blo lau’r fro, yn rhoi sawýr fo 
Ar edyn awel fwyn ; 

Ond gwell o hyd, nug yw’r hafaidd hryd, 

Neu lwyn yn gwychu’r Sîr. 

Neu sawyr gardd yn ei hamwisg hardd, 

Yw caru — caru’r Gwra. 

Wyf hoff o'r hwyr, gyda’i Uoer gàn Iwyr, 

A’r blodau’n yfed gwlith, 

Wrth bistyll serth, ar y clogwyn certh, 

A’r sêr trwy’r nef yn frith ; 

Ond canrnil gwell, pan yn nhref neu’n mhell,. 

Na thegwch nen a thir, 

Tra’r galon hon yn dwymn yn fy raron, 

Yw caru— caru’r Gwir. Robyn Ddü Eryrî. 



UDOOEN SEIOÎÎ. 


'\U 


AMEYWIAETHAU, &c. 

NeWYDD DDYFOD o’r WaSG! — “PWY YW Dl.W Y SaÎ{îT 5 W 
yn 24 tudalen, i’w werthu am dair ceiniog : — rhoddir yr elW 
arferol i Ddosparthwyr a alwant am danynt yn fuan! 

t®’ Y modd i gyfarwyddo llythyrau i ddyffrynoedd y rnyìi* 
yddoedd yw, ysgrifenu enw y person ar wyneb y llythyr, ac 
enw y dref, y ddinas, neu y sefydliad y mae, os gwyddis, yti 
nghyd a tìrecit Salt Lalcc Cìly , Utuh Territory, U. S. Amerìca ; U 
digon hyny, os digcn rhywfaint er eu liarwain yno. C.yhoeddir 
enwau y personau na alwant am eu llythyrau, yn y Newydd- 
iadur, yr hwn sydd yn myned i’r holl sefydliadau ; fel, os nad 
ydynt yn y ddinas, y gwelant ac yr anfonant am cu llythyraù 
i’r man y tnaent. Pris y llythyrau o dan hanner ŵns yw swllt. 

iggr Dymuna y Llywydd John Price, hysbysu fod dyn o’r 
enw Thomas Rogers, perthynol gynt i Gynnadledd Penfro Dde- 
heuol, wedi cael ei esgymmuno o’r eglwys. 

Rliybuddiery Llywyddion drwyyr esiampl hon rhagymddir- 
ied arian perthynoli’r Gymdeithas Ymfudol heb ddigonol feich- 
iau; ac ymocheled y Saint rhag ymollwng i drachwantu yr 
angeu melyn a berthyn i ereill, rhag eu marw hwy o’r clefyd 
melyn. 

ífáf Dj r muna Dafydd Rees, Llywydd Penfro Ogleddot, hýs* 
bysu drwy yr Udgorn eu bod hwythau wedi esgymmuno dyn 
o’r enw Thomas Owens, LTaiclcer , o’r eglwys, o lierwydd rliedeg i 
ddyled ,.eu gj-mmydogion, a chilío yn ddiarwybod i’r rhai 
oedd yn ei ofyn. Hyderwn na adewir anghyfiawnion yn 
un man i warthruddo crefydd Crist yn hir, os nad edifarliant a 
gwneuthur cj'fiawnder á’r byd ac â jthaw'b. 

Cynnelir Cymmanfa Ddwyr. Morganwg, yn Mertliyr, Sul 
a Llun y 26 a’r 27 o Fawrth. Cyhoeddir y lleill yn ein nesaf. 

Derbyniwyd am Lyfrau o Ciiwef. 21 hyd Mawrth 6,^ 
■Dwyreiniol Morganwg, £2 2s 6. 


CYNNWYSIAD. TUUl 

Y Dirywiart \ n«ih ristaidd uy 

Cais i <ideonsîli y Dilaiinneí o Siarad Pla 153 

Ceutiäen 154 

Golysyddiaeih — Newyddion Cartiefol — Dwyreiniol Morüanwo — Cynuad- 
ledd Caerfyrililin — Peufro Ddeheíioi — Gwyuedd. Y Taliadau am 

157 

Cyughor Cyunadieddol ifiẃ 

Arwyddion yr Amserau 162 

CaruyGwir 133 

Amrywiaethati &.c 164 


MRRTHYR-TYDFIL: 

AROÍAPrWYD A CH YHOEI DWYD U AW D. J<)JVES, 14 CfSTlE STPEET. 



UDGORN SEION, 

SBU 

n -^atnî. 


Rhif. 11.] MAWRTH 18, 1854. [Cif. VII. 


ENLLIB, ENLLIBIO, A’R ENLLIBIWR. 

>0 bob llysnafedd a ddylifa oddiar flaen y tafod dynol, nid oes 
tnwy eyfartalwch o wenwyn mewn dim nag sydd mewn enllìb; 
fel dyferinion o saig gwasgedig ffrwyth y “ pren upas” angeuol, 
— fel defnynau glasaidd lysnafedd oddiar dafod y wyber yw ; ac 
fel sawyr pla ei haroglir gan fyd. O bob defnydd a wneir o 
unrhyw dafod, dyn na lienyw, anifel nae ymlusgiad, pysg nac 
ehediaid, seraph na diafol; heriwn yr oll i’w gamddefnyddio i 
fwy niwed nag wrth enllibio! Ni chaed enllib erioed ond o 
erchyìl bwll, calon hell, yr olaf a’r blaenaf: o ganlyniad, rhaid 
mai y diafol yw awdwr enllib, efe yw gweithiwr y -nwyf, a’i 
was iselaf wasaidd yw yr enllib-ẃr. Enllibodd Lusifer ei Dad 
a’i cenedlodd ; enllibodd fab henaf ei fam, a dau o bob tri o’i 
frodyr drwy yr holl deulu o leiaf, os nad pob un yn ei dro: yn 
enllibwyr dysga ei holl blant; ar i fyny grisiau enllib, dena 
hwynt i binaclau gweniaith ar gost eu gilydd ; ac, enllib eu 
gwisg freiniol, addawa iddynt deyrnasu ar, a llywodraethu 
trwy enllib, bob un ei fyd fel y teyrnasa yntau — tad yr enllib- 
wyr, ar y byd enllibaidd hwn ! Tra mewn ufydd-dod i arch eu 
tad, ac enllib y fatchen, enllibio y gwreichion, y gosoda yr en- 
llibwyr y byd yn golcierth o dan eu traed, wrth oleu eu fflamau 
gweled plant y goleuni ei annedwyddol effeithiau: gryddfanau 
eidruenus drancedigion hunan-ddinystriol aarswydo bob un o 
ddedwydd “ deulu y caru,” — y rhai a ddysgwyliant gyda’u 
.gilydd byth deyrnasu mewn cariad a hedd, rhag chwarae ag 
1 1 [feis \g. 



166 


tBGÜBN SEION. 


enltifa mwy, nag à cholyu angeu ; onit ymswyno riiagddo, /CI 
riiag pyrth marwolaeth. 

Gan fod enllib mor beryglus, enllibiomor niweidiol i bawb, a 
da i ddim, i neb un amser, na tlian unrhyw amgylehiad ; a 
clian fod y Saint ynghanol byd sydd yn fyw o enllibwyr, ac yn 
marw, yn foesol, dan effeithiau enllib, nid anfuddiol fyddai i ni 
helaethu tipyn o'n teimladau ar y testuu hwn ; nid cymmaint 
am a wyddom o-’i anghen presennol, ag i fod yn ochelìad rhag 
bytli roi lle i’r fatli anghenfìl tafod-fforchog â liwn yn eu plith. 

Er mor gytf'redinol yw yr arftsriad hwn yn y byd, ni clteir 
nemawr mewn unrtiyw gylch,yn neillduol y crefyddoi a’r uch- 
elradd, a’i cytìawnhä ; ond o’r ochr arall, amnhoblogaidd yw yr 
enllibwr a’r enllibwraig gan bawb braidd. Nid oes neinawr a 
hoffa gwmn'iaeth— a greda air. nag a ymddirieda ei gymmer- 
iad i’r enllibwr-, gochelir rhagddynt a ditfasir ar eu clecs cyn 
hir, gan bob un a iawn brisia ei gymmeriad ei hun; ‘‘ y ci a 
ddwg asgwrn a’i cariahefyd,” ebe hen ddiareb ; ieliy y neb a 
ddwg enllib a enlliba y gwrandawwr enllib yn ei dro. Cywion 
y eoloinenod weithiau a grwydrant yn mhell, ond dyehwelant 
adref i glwydo yn y nos fynyẁaf;, felly y “ clecs” ar bcn y 
cleciwr. Mor liawdd ag y dilynir Uwybr y folwaden wrth y 
ltysnafedd a edy ar ei hol, yr adwaenir lle y bu cleciwr wríii 
yr effaith gàs a a lawa ar bob teulu lle yr elo! 

Anfynych y ceir enllibwr heb fod yn ragrithiwr hefyd o 
lierwydd, tra â’i dafud blaen llymog y trywana enw da ei 
gymmydog, lraera nad yw yn bwriadu ei niweidio, ond l’od yn 
ddrwg ganddo drosto fe neu hi; ac am heidio dweyd y gyfrin- 
ach wrth neb er dim; gŵyr yr enllibwr mai dyna y ffordd 
gyflymaf i’w iedaenu. Mae liyn yn cliwanegu rhagrith at civ- 
Hili, a chelwydd at ragrith, ac yn dangos naill ai ffolineb yn- 
ddo ei hun, neu sarhâd ar synwyrau y gwraudawwr wrth 
geisio ganddo gredu y fath anhygoeledd. 

Gan fod enllib yn lysieuyn inor angeuol yn nglirochan cawl y 
byd, pwy na chanfydda ei anghyfaddasrwydd i gylla nag i 
cbwaeth teulu l)uw? Deallwii wrth yr hanesyddiaeth eglwys- 
ig yn yr oesoedd mynedol, eu bod hwy o oes i oes wedi myn- 
ych dreio y llysieuyn hwn yn eu cawl, a pliob tro cwynent 
rhag eu chwerwder. Yn amser Dafydd, yr oedd enllibwyr 
i’w cael, a rhestrid hwynt yu mhlith y lladron a'r godinebwyr, 



IDGORt' SEION. 


167 


a mwy niweidiol i’r cyhoedd na hyny. Haeddiannol o gosp 
ddwyfol yr ystyriai efe yr liwn a agorai ei safn i ddrygioni, a’i 
dafod i gyd-blethu dichell, “ a ddywedai yn erbyn ei frawd, ac a 
roddaienllih i fab ei fam.” “Na rodia yn athrodwr yn mysg 
dy bobl,” ebe eyfraitli Moses. I)ywed y Salmydd mai y rhai 
abreswyliant yn mynydd ei santeiddrwydd, fydd y rhai hyny 
yn unig a fyddent “ heb absennu â’u tafod, heb wneuthur 
drwg i’w cymmydog, ac heb ddeiîbyn enllib yn erbyn eu 
cymmydog.” Gan na welir derbyniwr enllib yn Seion Duw. pa 
ie yr ymguddia y rhoddwr enllib? 

Nid oedd y llysieuyn ysgallog hwn wedi colli dim o’i bigau 
na'i chwerder cyntefig yn uyddiau Pedr na Phaul: y blaenaf a’i 
rhestrai yn mhlith Uofruddiaeth, lladrad, a drwg-weithredoedd 
echryslon; yr olaf a’i gosodai yn mhlith rhifres o arwyddion 
dirywiad oddiwrth burdeb yr efengyl. Mae Iago hefyd wedi 
eael iawn olwg ar effeitliiau andwyol yr ysgallo enllib, debygid, 
— “ Od oes neb o honoch yn cymmeryd arno fod yn grefyddol,” 
ebe efe, “ heb attal ei dafod, ond twyllo ei galon ei hun, ot'er yw 
crefydd hwuw.” Iiawddach oedd i’r Ilyw bychan droi y llong 
fwyaf yn nghanol y dymestl aruthrol — i’r march gwylltaf gael 
ei orchfygu à flfrwyu fechan ; hawddach troi y byd â throsol, 
nag oedd diffodd à holl ddyfroedd y moroodd, y tân a gyneuai 
tafod yr enllibwr: tân yw a osoda fyd yn wenfflam — troell yw 
a faluria ddedw'yddwch byd fel malu ewyn — a mwy aflywod- 
raethol na gwylltaf-nwyd gwylltfilod gwylltaf môr na thir. 
Nid rhyfedd yw condemniad y rhai hyn oll ar dafod yr enllib- 
wr; canys methasant hwy oll erioed a’iddofi; eithr eyfaddef- 
asant mai marworyn o’r golcierth anniffoddadwy o’r pwll 
dihysbydd yw; pwy a’i cymmeradwya? Etto meddwn, nid yw 
yr Arglwydd am i’r ysgallyn drwg hwn dyfu yn ei ardd yn 
awr fwy nâ ohynt, o herwydd dywed wrthym drwy Joseph y 
Gweledydd, — “ Na ddywed yn ddrwg am dy gymmydog, ac na 
wna iddo ddim niwed * * * yr hwn a’i gwnelo ac nid 

edifarhao a deflir allan.” Nid oes neb a greda y bydd enllibio 
yn y nefoedd, debygwn, os gwelir byth yr enllib- icr edifeiriol 
yno ; canys torwyd yr holl enllibwyr allau oddiyno er ys Uawer 
dydd bellach; pa reswm, gan hyny, yw goddef yn eglwys 
Dduw ar y ddaear, yr hyn na fydd byth yn addas i’r nefoedd, 
ddim liwy nag y gwelir argoeiion edifeiriol? Hyderir na ad- 



168 


tJDGORB .SEÎOÎT. 


ewir lle yn hir yn un gongl o eglwys Dduw i’r enllíb-wr nen’r 
enllib-wraig anedifeiriol, os oes rhai yn llecliu ynddi hefyd. 
Anhygoel i ni yw fod neb aoleuwyd gan Ysbryd y cariad hwnw 
ddewisia j’n hytraeh “guddio lliaws o bechodau,” yn euog o 
gynllunio anwireddau maleisus pwrpasol, i ddrygu cymmeriad 
ei frodyr a chwiorydd anwyl; 'ie, anwyl blant diniwed Duwl 
Pe felly, pa fodd y cyd fwytant ac y cyd yfant â hwynt wrtli 
fwrdd yr Arglwydd ; yn yr hyn y mae barnedigaeth am 
wneyd, ond lle y byddo undeb a chariad yn teyrnasu yn mhob 
mynwes? Er fod pob clecs i’w tadogi ar rywun, etto hawddacli 
credu mai amlach adroddwyr na dtjfeiswyr y cyfryw : er hyny 
nid yw yr olaf i’w gyfiawnhau am ledaenu enllib. Ni cbreda 
rhaifod taenu y gwir yn enllibio; eitlir ni wyddom wahaniaeth, 
os creda yr enllibwr y petli am wir, ond gwaetli ef o’r ildau os 
cyhoedda anwireddau gwybodus. Gŵyr y Saint am ffordd 
lawer gwell i ddiwygio dynion o’u ffaeleddau nà chyhoeddi y 
cyfryw i’r cyhoedd : dysga Duw ni, “ o phecha dy frawd neu 
dy chwaer yn dy crbyn, argyhoedda ef rliyngot ti ag ef ei hun-, 
os na wrandawa, cymmer arall gyda tlii.” Nid yw enllibio yr 
anllibwr ond rlioi tanwydd ar dân; ni wna dan ddrwg byth un 
da; eitlir “gorclifyger ddrygioni trwy ddaioni.” Efelychwn 
ein Meistr, — “yr hwn pan ddifcnwyd ni ddifenwodd drachefn.” 
Diau y tywyllir c don y neb a ollynga ei dafod i adrodd enllib ; 
a’i gwnelo. a golla ymddiried ei frodyr, cymmeriad difrycheu* 
lyd pa rai a ddylai fod yn desttin ymffrost gan wir ddyscyblion 
lesu Grist. Os dolurir teimladau gan ereill, gweli o lawer yw 
gwneyd fel ein cyfarwyiidir gan ddyscybliaeth ein heglwys 
mewn tiriorideb, nag ymollwng i ddiat trwy syrthio i’r un pwll. 
Eitlir dichon mwy o enllibio fod, o herwydd ymollyngiad i ar- 
feriad lygredig, anystyriol, ac anfoueddigaidd y byd, a dweyd 
ermwyndweyd rhywbeth, a chynllunio enliib er dangos mwy 
gwybodaeth nag ereill am eu cymmydogion a’u matterion ; fe 
ddylai y cyfry w ymdrechu dysgu a chofio y “ Mormon Creed," 
sef, “ i bob un i feindio ei fusness ei Iiun.” 

Os peclia brawd neu chwaer drwy enllibio neu un modd arall, 
myned atynt rnewn cariad ac addfwynder i’w hargylioeddi, yw 
dyledswydd y dyoddefydd ; os gwrandawant arno, efe “a droes 
bechadur o gyfeiliorni ei ffordd, a waredodd enaid rliag angeu, 
ac a guddiodd liaws o bechodau,” pa rai, pe’d olrlieiniasid 



ÇDGORN SEION. 


169 


ìrŵyn't o flaen brawfllysoedfl cylioeddus a fagasent fwy digas- 
edd, yr hwn a chwiliasai am le i dd'ial: “ateb arafedd a ddettry 
iid,” cofier, eitlir “ gair garw a gyflry gynnen.” Etto, ni raid i 
neb oddef anghyfiawnder na ehamgyhuddiad; canys os nad 
edifarlia y troseddwr, neu os nad ellir ei argyhoeddi, eler â'r 
athraw aio, a bydded ef yn dyst dros yr eglwys; os efe ni 
wrendy arno yntau. rhybuddier ef y dygir cylauddiad yn ei 
crbyn yr amser penodol o flaen cynghor y gangen, a hysbyser 
ef pa le y bydd, a gwahodder ef yno, a'i dystion os bydd rhai. 
Da rhagorol y w pwyll gyda’r cyfryw : ei adferiad fyddo gor- 
chestwaiíh yr oll; canyB nid yw nemawr eamp ei ddigio a’i 
yru i fwy tywyllwch, ac efallai allan o’r eglw'ys, — gallai crwt 
wneyd hyny. Aeltub, adfeih’d, a llesoii fyddo ymgais y Saint 
•boh amser, megys y dymunent i ereill wneyd â liwy. Os 
tneddylia ci fod yn cael cum yn y eynghor hwnw, y mae 
ganddo liawl i dreial o flacn Uys y Gynnadledd, ac yna i’r prif 
lys, ae eddiyno cyfarwyddir yn uwch, os bydd yn ddoethach 
gwneyd feliy. Gan hyny nid oes berygl i anghyfiawnder na 
gormes, nag enllib ca cliâs nychu neh os gwna yn iawn ei hun. 
Dyma oedd, a dyma yw dyscyblaeth eglwys Iesu Grist, ebe 
•dadguddiadau i ni, — yr liwn a wnelo ryw flbrdd arall a ddrwg- 
■dybirgan y Sainto fod yn angrhedadyn, yn ceisio gwetla trefn 
Duw, neu yu ceisio dial ar, yn lle eeisio lle i faddeu i’w frawd 
aieu eìiwaer. Kid yw enllib y naill yn cyfiawnhau arall ara 
cnllibio, mwy nag y gwna dau gelwydd un gwirionedd. Ym- 
tìcheler rbag enllib, yn.te, er dim. 


ËHLLlt. 

“ Ti ellyll lygadgoch! i b’le Riae dy daitiî, 

Yr awriion i osod dy wenwyn ar waith? 
Trugaredd anfono’i hangylion o' , tli fiaen. 

I ddweyd fad y daiaeth yn myned ar dân. 

Y dager daufiniog wrth dy ysüys yn nghrog, 

Er d'ymgais fw chuddio a welaf drwy’th glôg; 
Duw’n gymhorth i’r adyn raid odde’n ei fron, 
äfeb wybod pwy’i brathodd eöeithiau lyyll han.” 



m 


tJDGORR SEIOW. 


Y DIRYWIAD ANGHRISTAIDD' 

GAN BOBTN DDD, ERTBI. 

[Paihad n dud 153] 

Gellir canfod, trwy lianesydiliaetli y diwygiad Allmaenaidd, 
y rheswm paham y daeth y Bibl i gael ei ystyried yn ddi- 
weddglo ar yr holl ddadguddiadau dwyfol: sef, gan mai yn 
hysbys i’r bobl oedd, y bu doniau gwyrthiol yn Eglwys Crist, a 
chan mai gwybodus i’r Pab, a’i fynachod, oedd eu hamddifad- 
rwydd hwy eu hunain o’r cyfryw ddoniau, dycliymmygwyd a 
lluniwyd ffug bethan, gan eu galw yn wyrthiau: er engliraifft. 
doiiwyd dclw ar groesbren uche! gydag yspwng llawn gwaed 
mewn twll yn ei hystlys, a llinyn yn cyrhaedd o’r yspwrg hyd 
i allor yr offeren; a thra y dorf ar ei gliniau yn llygadu ar y 
ddelw, tynid yn y llinyn gan yr offeiriad, gwasgid felly yr ys- 
pwng o fewn y twll ystlysog. dylifai y gwaed tros gorph yr 
eilun, a’r bobl gan dybiad iddynt weled gwyrth, a goelient fod 
yr eglwys apostolaidd yn parhau, ac yn derbyn dadguddiadau. 
Rhoddwyd i’r mynachod Agustaidd y fraint o werthu llythyr- 
au maddeuant i’r ’oobl. a dygai byny elw mawr i’r frawdoliaeth 
a phan y dygwyddodd i'r mynachod Dominic gael y fraint 
ennillfawr hono, yn ìle y lleill, digiodd yr Augustiaid yn af- 
lawon, ac yn cu mysg ffyrnigwyd Martin Lutlier; a’r canlyniad 
a fu i Lutlier, Melancthon, ac ereill o’r brodyr, fyned a dyrioethi 
twyll y ff'ug wyrthiau, gan ymdd'ial ar y Pab trwy godi plaid 
wrthryfelgar yn ei erbyn : a phan aeth y berw gwrthryfelgar 
yn gryf, troes llawcr o bobl yn anffyddwyr trwyadl, a haeras- 
ant tia bu y fath beth a gwyrth erioed; eithr ereill a gredcnt y 
bu gwyrthiau, au bod ettoyn canlyn Lutlier. Parodd yr ym- 
rafael yna, i Luther deimlo ei wendid; gan liyny, ymdrechodd 
i gael gan y pleîdiau gredu y bu gwyrthiau, oml mai en iiunig 
ddyben oedd i ddechreu a chyflawni y Llyfr, Bibl: a clian tod 
y Llyfr wedi ei gyflawni. nad oes i’r fath beth a gwyrtli gym- 
mervd llehyth mwy : a chan haeru, fel y Waldensiaid o’i flaen 
sicrli'áodd Lutlier i’w ganlynwyr nad allai neb fod yn gadwedig 
heb y Bibl, yn ei feddiant, megys ei unig riiol ffydd a bucliedd : 
ac wedi cyfìeitbu ac esbonio darnan o’r Llyfrau, lledaenodd 
liwy am arian yn mlilitli y werin. Y canlyrtiad o hyny, a fu 
i’r werinos ddarllen yr ysgrythyrau : ac fel yr oedd gwalian- 



TÎÎBGOIÌN SEIOTJ. 


17 i 

iaetli yngraddau eu dealltwriaethau, ffurfiasant hefyd farnan 
■gwahaniaethol; a phan adroddasant eu golygiadau i’w gilydd 
buan y canfyddwyd na cheid nemor ddau yn cyttuno, oddi- 
gefth yn y pwnc mawr o fod y Bibl yn derfyn arbob dadgudd- 
iad ; eithr, y mae yn amlwg, tra y naill ddosparth mor amddi- 
fad a’r llall o’r Ysbryd Glân, na állent liwy oll yn amgen na 
chyttuno a’u giiydd yn y pwnc newydd hwnw! Modd bynag 
dechreuodd y bobl ddadleu yn ffyrnig am bynciau ereill ; ym- 
ranasantyn fân bleidiau ymrysongar, erlidiasant eu gilydd, yn 
elyniaethus, a iiaddwyd llaweroedd o honynt rnewn penhoetîmi 
cyfartal i wallgofrwydd cythreulig ; ac o ganlytdad bawdd y 
gwelir yma nad cymniaint y gweliiant diwj'giadol. ag y ddych- 
ymmyg y rliai na ddafllenasant ei hanes; eithr i’r llygredd a 
barodd golli y doniau gwyrthiol, ymwreiddio er ys blynydd 
oedd cyn hyny, hyd nes mai gormod gorchwyl i fraich íjutlier 
oedd gallu è: symud. Gwelir ltefyd yn eglur, mai yr .Arglwydd 
•oedd vn mefthrin yr eglwys, trwy ei weision, yn nydd goleu y 
-dadguddiadau; ond y bod rhyw lawer yn ei phortlii yn nos y 
diflaethwch; eithr y daw etto amser, na hydd cnd un Ar- 
glwvdd, a’i enw yn un, yn myddin fawreddog y Saint. 

Yngoleuni y dadguddiad, estynai y nefoedd gymhorth i’r 
■üglwys dan erlidigaetäi ; ond yn nhywyllwch y dirywiad, y 
ddaear a gynnorthwyodd y wraig yngwyneb cbwythiad afon 
danllyd y sarpli ar ei hol. Bu Duw, yn Hywodraetiiu dynion 
■trwy gyfraîth yr eglwys; ond daeth dyn i lywodraethu yr 
■eglwys trwy «yfraith y byd ; ac y mae Duw, yn yroes hon, yn 
dycbwelyd i’w le a’i etifeddiaetli ei hun. Pan oedd gan Dduw 
lywodraeth yn yr egiwys, yspeiliwyd yr Aifft, darostyngwyd Og 
a Basban, ymaflwyd yngbonglau Moab, etifeddwyd Palestina, 
a gorfodwyd lluoedd y eenedloedd i gilio ac i íìioi ; wedi dyfod 
llywodraetli brenin annuwiol i’r eglwys, difáwyd ei cìtryfder, 
pallocid V dadguddîadau, llygrwyd ei hathrawiaethau, halog- 
wvd ei Uestri, iladdwyd ei gwrolion a daeth y genedl Iudd- 
cwig yn orweddog dan wadnau traed y rhaí dîenwaededig a 
cbjrflf ei phlant yn feddíannol gan lengau o gythreuliaid. Ond 
yn nydd Crist, ymwelodd Duw a’i bobl. megys a chodiad haul 
•o’r uchelder, wedi nos hirfaith a niwliog; a thra yr Ysbryd 
■'Glân. yn yr cglwys, a’r Apostolion yn fyw, yr oodd llais 
gweddi _VI1 siglo carciiard_v. a phin ysgrifenu Paui yn awcb- 



íT2 


UDGORN SEION. 


lymach na chleddyf Ceasar: on<l wedi colli amryw ddoniau jnr 
ysbryd, a dyfod y Pab i deyrnasu, yr oedd llais y chwil-lys yn 
dystewi cyfeijlion y gwirionedd a bwyall merthyrdod yn attaî 
i bleidwyr dynoliaeth lefaru. Gyda dadguddiadau dwyfol, yr 
oedd yr eglwys dan erlidigaeth fel perth yn llosgi heb ei difa ; 
ond gyda thraddodiadau dynol, goddeithiwyd y cedrwydd, a 
gwasgarwyd y lludw yn fàn sectau lawer ar hyd y byd. Gyda'r 
naill, porthid y defaid yngolwg y blaidd, eithr gyda’r llall, 
daeth bwystfilod gwancus i ddifwyno maesydd y perlysiau. 
Newidiwyd y doniau nefol am greiriau tan-ddaearol : a chyf- 
newidiwyd galw ar Dduw am weddio. ar Mair! 

Hyd y eadwodd Israel orcliymynion yr Argtwydd, addolas- 
ant y Mawrhydi anfeidrol; ond pan aethant ar ol gorchymyn 
Jerobrëim, addolasant loi aur. Ac hyd y cadwodd y Cris 
tionogion orehymyniou yr Iesu, yr oeddynt yn gweddio ar Dad 
yr ysbrydoedd; eithr pan y gwrthgiliasant, gan fyned ar ot 
goretiyniyn esgob Anghrist, cafwyd dynion llygredig eu medd- 
yliau y n gweddio ar ysbrydion y nieirw ; y r hyn betli a dròwyd 
gan brotestantad yn wyliau seintyddol. 

Dull satan yn hudoliaetliu pobl yr Arglwydd, a gyunwys 
rybydd difrifol i’r holl rai a broffesant grefydd ein Harglwj-dd 
lesu Grist, Ni allodd Balaam regi Israel, mwy nag a gallodd 
y Philistiaid rwymo Samson; ond mŵtrodil y dewin ddenu y 
bobl, trwy ymgofieidfad merehed Möab; a medrodd y dagon- 
iaid dynu llygaid y cawr, trwy ei gael i gysgu ar liniau. 
Dalilah. Ni allodd croeslioelio y Blaenor, ladd eristionogaeth, 
ond gallodd ei pliriodi a’r byd ei ilygru a'i gwanbâu; ae nid 
oes enbydrwydd i ninnau yngẃg y byd, eitbr y mae yn ei wên 
beryglon dinystriol- Erlidied yr annuwiol, a eheir gan y Saint' 
weddio: ond na atto y nefoedd i neb o honom ymfioffi ynghyf- 
eddacli na cliyfeillach dynion sydd yn gâs ganddynt Dduw. 

Llawenycfied y Saint, mewn llais moliant; a bydded orfol- 
eddus blant y Cyfammod Newydd! Y mae genym y prawf 
eadarnaf o dd'ianwadalwch yr addewidion dwyfol, canys gwelir 
cu cyflawni ger bron ein llygaid Mae Duw ynghynnulleidfá- 
oedd ei bobl; Efeydyw Brenin y Saint! Achyn hir, gwelir y 
byd mor ddwfn gor îs yr Eglwys, ag a fyddai y ddaear islaw 
gwraig wcdi ei gwisgo a’r liaul, a’r llenctd dan ei thraed, ac ar eì 
phen goron o ddeuddeg Seren. Cyfodwn, a gwisgwn ein nortU 



UDGOÜN SEION. 


I7S 

odfîin'jhod; esboniad sydd wasanaeth dyn o’rddaear, eitlirdad • 
guddiad sy gannadwri angel o’r nef ; nid yw sectyddiaeth 
namyn dychymyg dynol, ond y mae yr eglwys yn ffaith, — a’r 
Efengvl. gallu Duw yw hi er iachawdwriaeth i bob un a’r sydd 
yn eredu. 


UDGOEN SEIOU, 

N KU 

Scrtn p Saint. 


DYDD SADWRN, MAWRTH 18, 1854. 

RiiYFELOEnn. sôn am ychwaneg o ryfeloedd, a darparu i ryf- 
ela. yw prif bwnc y byd yn awr. Sôn am heddweh — argoelion 
mwy heddychol a phenderfyniad i ymheddychu â’u gilydd yw 
prif ymffrost yr eglwys. Casineb, cynnen, ac eiddigedd yw 
elfenau lly wodraethol y naill, tra mai cariad sydd yn cynnyddu, 
undeb yn ymeangu, a heddwch yn teyrnasu yw oân a niawl y 
lleill. 

Nid ar faesydd Twrci a Rwssia, nag ar fae8 y frwydr yn 
unig y mae rhyfel, ond rliaid ei fod wedi dechreu yn nes adref. 
Nid rhuad magnelau, trwst arfau, sain udgyrn, nagymfyddin- 
iad pobloedd, yw unig arwydd-nodau rhyfel cliwaith; nid 
arddanghosach o ryfel yw gweled pleidiau, gledd yn nghledd, 
yn ymdrechu â’u cledd drywanu eu gilydd, nag yw rhyfel ys- 
grifellau yn brwydro am gymmeriadau y gwrth-bleidiau. Nid 
ffrwythau cywirach o ryfel calon yw dau fllwr mewn cotiau 
cochion ar eu mheireh dysglaerwych, nag yw dau ddyn, nad 
beth eu teitlau, mewn cotiau duon a chadachau gwynion. o 
ddau bwlpud yn brwydro yn eu ffyrdd hwythau ; ac nid mwy 
rhyfelawg hwynt, nâ’r seneddwyr croesbleidiol a ryfelant trwy 
eiriau, o barthed i’r byddinoedd a anfonant allan i ryfela trwy 
ddur, ac arfau tân. Calonau dynolion yw y ffynnonau di- 
hysbydd. o’r rhai y dylifa ffrydiau o waed dynion i foddi trig- 
olion byd; — hwn yw y Volcano hunan ymgynhyrfiol, afonydd 
tanllyd yr hwn a ddifa bob blodeuyn a glaswelltwyn ya 



174 


UDGO r ’N SEIOH. 


ngliyraedd ei gynddeiriog donau tanawg; — îe, djTna tad y 
drwg. a rliyfel yw'r wers a ddysga; rhyfelawg yw efe, â holl 
ryfeloedd byd, nad pa fodd y cymmerant le, na phwy a’i 
gwnant, nid ydynt ond gorlifiad calon dj'n dros ei cheulanau, 
yr lion a ddiluwia’r byd â gwaed yn gyferbyniol i nerth ei fraich 
neu rym ei arfau. O ganlyniad, dyma’r fan iawn i rwystro 
rliyfel. Chwi wladgarwyr, a’cli hedd gymdeithasau, dyma’r fan i 
daro eich ergyd fél ag i roi clwyf marwol i ddinystrydd dynol- 
ryw -symmudwch y natur ryfelawg o galon dyn. ac ni ryfela 
yn dragywydd; amddiflfynydd ar y gwaethaf gall fod, a hyny 
ond, hj r d nes y cynheswch galon ei ymosodwr ä’r cariad a 
deilynga cydgreadur ei iîduw oddiar ei law. Pa fodd y gwneir 
hyny, sydd gwestiwn anatébadwy i holl ddoethion ein cyfandir 
ni; nid yw y rhyfeloedd cyflfredinol sydd yn arswydo'r byd, 
-ond fifeithiau mor amlwg o’u hanallu cymmodol hwynt oll, ag 
yw ymraniadau cretyddol a chroes bleidiau ein byd. Pofwyaf 
yr ymdrechiadau a wnant am undeb, po amrywiaf yr ysgerbib- 
ion a ymchwalant o’r defnyddiau. Pa fodd ynte, y rhoi’r di- 
wedd ar ryfel drwy’r byd? Atebwn, mai drwy yn gyntaf. ladd 
yr anian ryfelawg sydd yn nghalon dyn - lladded pob un y 
wreichionen yn ei galon ei hunan, ac yna ni welir colcierth 
rhyfel yn y byd. Eithr dyn o hono ei hun ni all wneyd hyn, 
meddir: — o ganlyniad, mewn pryd cynnygiwn feddyginiaeth 
anffaeledig i’r byd, yr Iiwr, a’u cynnorthwya i wneyd yr oll a 
ddyniunant. Nid Ilai ein dyledswydd na’n pleser i gyfarwyddo 
y neb a ewyllysia^deall y dirgelwch hwn;-ein cenadiaeth 
yw dysgu trigolion byd i fyw yn heddychol, ymbarotoadol i 
sefyllfa dragy wyddol o liedd, lle y teyrnasa yr oll mewm cariad 
iindebol dieithriad. Mor anhebgorol yw dysgu tra yma, y modd i 
fyw felly yno; i’r dyben hyny, anhebgoroî yw Ysbryd Duw yn 
ei ddylanwadau heddydiol: erundeb, anhebgorol yw cydweled- 
iad ; yr hyn sydd effaith cywir ddysgeidiaeth; yr hyn ageir yn 
unig drwy air üuw. Danfonodd Duw ei air drwy ei weision 
ynte, crediniaeth yn, ac ufydd-dod i’r hwn, a ddyga ddyn 
drwy ddyfroedd bedydd i fwynhau “ Dawn yr Ysbrj'd Glân;” 
yr hwn a wna i’w feddiannydd garuei gyd-ddyn â chariad cyff- 
•elyb i gariad Crist, acau dysga hwythaui wneyd fel y gwnaeth 
yntau, sef. i roddi eu bywydau dros eu gilydd. yn hytracli na 
rbyfela a’u gilydd. Dyma heddychwrdiffael— meddyginiaetli an- 


ÍIDGOR X SEIOM. 


ITÓ 


ffaelcdìg; a tliragywyddol ddiwedd pob rhyfel ysgrifellau, geir- 
iau, raagnelau, a phob arfau; a pliau lywodraethir pob un gan 
hwn y “ troir y cleddyfau yn sychau, a’r gwaewffyn yn blad- 
uríau.” Pryd “na ddysga dynion ryfel mwyach.” Henffycti i’r 
dedwydd ddydd, pwy na hiraetha am dano? Nid neb a wrth- 
oda yr Ysbryd tragywyddol, yr hwn yn unig a’i dyg oddi- 
amgylcli. 


Y ‘Dihywiad Anghristaidd — O waith lìobyn Ddu, a 
ddiwedda yn y rhifyn hwn. sydd ddrych eglur i arddangos gwir 
sefytlfa y byd, er ei ymffrost grefyddol, yn yr hwn dylai yr 
oll a broffesant grefydda drwy ddoethineb ddynol weled eu 
huriain, ac arswydo rhag tynghed yr holl oesau mynedol, y 
rliai ydynt tr esiamplau i ni o ddigofaint Duw yn erbyn gwad- 
wyr dadguddiadau cyd-oesol; hyderwn y gwela ei gyfeillion 
diweddar, eu sefyllfa wrth edrych ynddo ; ac y bydd i’r rliai 
hyny a broffesant gredu unrhyw ddadguddiadau ysgrythyrol 
gredu ei dystiolaeth ef, a'r eiddora r.innau a dyfod fel y dactli 
yntau, i wir egtwys y Duw byw. tte y cânt hwythau wybod y 
ffaitli benderfynol, sef y fod dadguddiadau parhaus oddiwrth 
Dduw nid yn unig yn sylfaen a pliegwn i bob gwir eglwys flacn- 
orol, ae mai hon yw y “ graig” ar ba un yn unig yr adeilada y 
dw'yffoi adeiladydd lii — a gwybod ei fod yn dadguddio e' air a’i 
gyngtior i’w Saint yn awr, drwy dderbyn yr un petliau yn 
ddiannnheuol iddynt eu hunain. 


IIanesios Tramor. — Yr hanes o Penrhjn Gobaìth Da a fydd 
yn ddyddorol iawn gan y Saint Cyinreig, o herwydd iddynt 
gael y fraint o gyfranu eu liarian i dalu cost y brodyr ffyddlon 
hyny yno; cofus ran Saint Metliyr, a’r cytchoedd, i'r Brawd 
Walher ymweted á hwy, a thestun diolcti i Dduw fydd gan- 
ddynt glywed iddo fendithio eu llafur eisoes, i acliub braidd 
gynnifcr o eneidiau a gyfranasant hwy o bunnoedd; ac fod yr 
efengyl drwyddynt hwy wedi cael ei sefydlu am y tro cyntaf ar 
gyfandir Affrica: ein gweddiau a fyddo ara ei lledaeniad hi o 
gwr i gwr o liono, ac ar iddi ddwyn mitiynau dirif o bob llwytli 
ac îuitli Affricanaidd, ynghyd ag ereill o blarit yr un Tad, i’w 
glodfori yn dragywyddol. 



1/6 


udgorn seion. 


NEWYDDION O DDYFFRYN Y LLYN HALEN. 
Dei!üvkiasom lythyrau o Ddyftryn y Llyn Halen Mawr, hyd i 
Dachwedd 30, gyda y Deseret Neu-s am Dachwedd 12, a Iìliag- 
fyr 1 ; attaliwyd y llythyr gerhyd fis yn y mynyddoedd. Cad- 
arnheir cyflafan Cadben J. W. Gunnison a saitli o’i ddynion 
gan yr Indiaid. Dygwyddodd y tro prudd hwn gerllaw cors- 
ydd yr afon Sevier, 20 milltir o Ljm Sevier, Medi 20, am 6 o’r 
gloeh y prydnawn. Yr oedd y gwyr-lythyrydd Caben Morris, 
a’r holl gwmni wedi cyrhaedd Dinas y Llyn Ilalen Mawr. Ni 
chollwyd ond ychydig o nodiadau neu offerynau y tir fesuriad, 
ond yr oedd ychydig anifeiliaid, nifer o eirf, gryn dipyn o ar- 
lwy rhyfel yn ngholl. Amryw geff'ylau, mulod, drylliau, Haw- 
ddrylliau, & c., a adgafwyd. Y gyflafan oeiid weithred o ym- 
dd'ial, o herwydd lladd un Indiad Pauvan, a chlwyfo dau ereill, 
gan blaiil o ymfudwyr i Galifornia. Agorodd Llj r s ucliaf yr 
Unol Daleithiau am Diriogaeth Utah, ei eisteddfod yn y Tŷ 
Tiriogaetho!, Dinas y Llyn Halen Mawr, Tacliwedd 29. Bu y 
tywydd yn dra theg yn gyffredin. Cafodd ysgoldy newydd a 
chyfleus, a adeiladwyd gau drigolion y ddeuddegfed Geidwad- 
aeth Dinas y Llyn Idalen Mawr, ei gyssegru gan yr Henuriad 
Lorenzo Snow. Tachwedd 27. Yr oedd yr Ysgoldy wedi ei 
orphen yn hardd, ac am gyfleusdra, yn rhagori ar bob un arall 
yn y ddinas. Yr oedd Esgob Allred, ac aelodau ereill y cyf- 
eisteddwyr o San Pete, yn diwyd gasglu y 150 teuluoedd 
i fyned i ilanti. Yr oedd i'r teulutiedd hyn i gael eu lleoli yn 
hollol ofewn Dinas Manti am yr amser hyny. Y rhai na allent 
gynnysgaethu eu hunain gyda gweddau anglienrheidiol a gaws- 
sant eu diwalln gan y eyfeisteddfod. Siaradid am ffordd 
newydd, yn orllewinol o Ddinas y Llvn Halen Mawr, i Gali- 
fornia, yn ferach o 250 milltir na’r Ilall. 


CENADIAETH PENRHYN Y GOBAITH DA. 

Bedyddiad pump a deugain — Dwy Gangen ac un Gynnadledd wedt 
eu corffoli. 

Cliwe milllir o Cape Town, loimwr 20, 1854. 

Y Llywydd S. W. Richards, — Anwyl Frawd — Daeth eich 
IJythyr Tachwedd S, i law Rbagfyr 27, teimlwyf yn wir ddiolch- 
gar am y newyddion y roddasoch. 



UDGORN SEION. 


117 


Üaeth y cistiad llyfrau a ddanfonasoch gyda'r llong Corheath , 
1 law Hydref 24. Pan ysgrifenais fy llythyr olaf, yn galw am 
lawer o lyfrau, &c., yr oedd yma gyffiiiad mawr, a galwad par- 
haus am lyfrau, yn enwedig y Llyfr Mormon. Deuodd y tywydd 
poeth yn fuan, fel nad allem wneyd ychwaneg na chymmeryd 
gofael o’r rbai a fedyddiasom. 

Mae y brodyr Walker a John Wesley wedi myned i Graham’s 
Town, a chvmmeiasant amryw o’r llyfrau gyda hwynt. Ordein- 
iwyd y brawd Wesley yn Ddysgawdwr. 

Tebygol y bydd i’r brawd Smith gychwyn i Port Eiizabeth 
mor fuan ag y delo yn ychydig oerach, a chymmeryd gan mwyaf 
o’r llyfrau sydd ar law gydag ef, fel pan ddaw y cistiad nesaf, y 
bydd arnaf eu heisiau. 

Yr wyf yn awr wedi cychwyn casgliadau rheolaidd yn rahlith 
y Saint, trwy yr hyn y gobeithiaf allu talu yr holl ddyled sydd 
arnom, ynghyd a gallu cyfarfod pob ychydig draul a ddichon 
ddigw'ydd rhagllaw. Y Saint ydynt dlodion yma, ond yn ewylU 
ysgar i wneyd yr oll a allont. 

Fel y dywedais, bu yn rhaid i ni aros yn llonydd braidd, er 
pan ddechreuodd y tywydd poeth. Cerddais a theithiais yngwres 
haul a thywod yr hinsawdd dwymn hon, nes y canfyddaìs fod 
genyf naill ai i aros hyd nes y byddai y tymmor poeth drosodd, 
neu wneyd i fyny fy meddwl i wisgo fy hunan ymaith y tymraor 
cyntaf yn y wlad hon ; i wneyd yr olaf, ni feddyliais fod yr Ar- 
glwydd yn ei ofyn genyf. Pan ddelo y tywydd yn oerach, gobeith* 
iaf y cymmer y gwaith gychwyniad arall. 

Yr wyf yn anfon i chwi hanes gwledd ddifyrus, a gynnaliwyd 
gan y Saint yn y wlad hon, Ionawr 2. Gwell y gallwch chwi 
ddirnad ein teimladau nag y gallaf fi eu darlunio. Ycbydig 
fisoedd yn ol, tiriasom yma yn ddigartref, heb gyfaill, ac heb 
geiniog. Yn awr gwelwn yn ymgynnulledig o’n hamgyleb 
ychydig gyfeillion cywir galon, yn ewyllysgar i gymmeryd eu 
harwain gan offeiriadaeth santaidd Duw, ac i wneyd a allant 
at heri y bod gweision Duw yn gysurus mewn gwlad estronol. 

Yr ydym yn awr wedi bedyddiopump a deugain. Corffolasom 
ddwy GangeD, ac un Gaonadledd, gan ei galw Cynnadledd y 
Penrhyn. Ordeiniasom chwech o Ddysgawdwyr, a dau o Ddiac- 
oniaid. Mae nifer yn credu, a chymmerent eu bedyddio pe na 
byddai o berwydd colli eu henwau da. 



I7S 


UDGORN SiíîON. 


Llafuriwn dau betb anghyfleustra, heb tld^all iaitlì > Datcb, 
oblegid y mae llawer yn y drefedigaeth hon yn sîarad Dutch, ac 
na alhmt siarad Saesonaeg. Mae ychydig o’r rhai a fedyddiasoin 
yn medru siarad Dutch, un dyn yn neilìduol, yr hwn a ordein- 
iwyd yn Oflfeiriad. Pe byddai ef ond inewn sefyllfa i allu gadael 
cartref, byddai yn gynuorthwy mawr t ni. 

Mae gwr boueddig, a brvnodd nn o bob llyfr a fedd«n, yn 
yn bwriadu cymmeryd y Stai' a’r Seer , ac yn ewyllysio gweled 
pob petli a gyhoeddwn. Cyromerai ei wraig ei bedyddio pe 
byddai ef yn foddion. Y mae ef yn ddyn o ddysgeiiiaeth rhag- 
orol. Bu ef yn garedig a chyl'eillgar i ni, er pan ydym yn y 
drefedigaeth, a chredaf y coHeidiai ef y gwirionedd oni bai ei 
boblogrwydd. Pe y bedyddid ef, yr wyf yn meddwl y gwnelai 
llawer a ystyriant eu hunain yn hytrach uwchlaw y cyflfredin ei 
ganlyn. Ond y gwaith sydd eiddoyr Arglwydd, ac os nabydd iddo 
Ef weithio, trwy ei Ysbryd, ar galonau y bobl, ein llafur sydd ofer. 

Teimlwn i ddiolch i’r Arglwydd am ei gymmwynasgarwch i ni. 
Dyrauna y brawd Smith ei gofio attoch chwi, rhoddi i chwi 
ddoethineb i wy bod y modd i reoli v cyfrifoldeb pwysig a orphwys 
arnocb yn llywyddu tros gantoedd o Henuriad a miloedd o Saint. 

Ydwyf yn parhau eich brawd yn y cyfammod Newydd a Thra- 
gywyddol. Jesse Hayen. 


PRESWYLWYR RHYFEDD BASIN MAWR GOGLEDD 
AMERICA. 

Cynn ysgaethodd Cabden Walker, y raynyddwr, Newyddiadur 
a elwir “ Y Sacramento Herald gyda hanes hiliogaeth hynod o 
bobl, a fywiolaethant yn y Basin Mawr. Dywedir mai ef yw y 
dyn gwyn cyntaf a ymwelodd a hwynt. 

Trwy gywir ganol y Basin Mawr y rhed y Rio Colerado 
Chiquitio, neu yr Afon Goc'n Fach. Cymoier et tharddiad yti y 
mynyddoedd sydd yu ymylu poncyn deheuol y Rio Grande. llif 
yn holloll orllewinol braidd, ac arllwys ei hun mewn pegwn ar yr 
un lledred cyfochrog a \Valker y s Pass , OdJeutu cant milltir i'r 
gogleddol i hyn, ac yn rhedeg yn gyfochrog braidd a hi,v mae 
afon San Juan. Mae pob un o’r ffrydiau hyn oddeutu dau gant 
a deg a deugain milltir eu hyd. Rhyngddynt yr ymestyn bwrdd- 
dir aruthrol, a dorir yn achlysurol gan gwmoedd uad ydynt hirion 


ÜBGORN &K!ON. 


179 ' 


?aAvn, y rliai a- yrasaelhant i fyn y rhwng. y Jtlwy anfuny ìd, a 
haner y ffor»i»i yn yr anialwch rhwng y Colorailo ar Iiio Grun ie, 
y mae gwlad y Mocwis. O ganol y gwa>tad tir hwn, cyfyd yn 
serthaidd ar bob ochr bentan o uchder go fawr, pen y.r hwn sy 
mor llethog a phe ry w allu raawr wedi tafellu yraaith ei g.opa. í 
flwrdd at i fyny yma, mae y Mocwis wedi atieiladu tri pentref 
helaeth, lle gorphw ysant y nos, yn hollol ddiogel oddiwrth ym- 
o&odiadau y Ih.ythau ffyrnig a fywiant i’r gogledd a’r dwyrain 
iddynt. Mae ochreu y mynydd fwnid hwn yn glogwyni union- 
serth braidd* ac ni ellir cyrhaedd y crib ond ar hyd rhes o r>siau 
llethrog, a dorwyd yn y graig galed. .Mae gwastadedd o dir àr 
aragylch ei fon3ang, yr hwn a feithrin y M.ocwis gyda diwyd- 
rwydd raawr. 

Codant yraa bob rywogaeth o yd, melwn, a llysiau. Mae 
ganddynt nifer o berllanau hefyd, wedi eu Uenwi ag araryw fath 
o goed ffrwythau. Y peatys a godant ydyw rywiog neillduol. 
Mae ganddynt ddiadellau mawrion o ddefaid a geifr eithr ychyd - 
ig iawn o anifeiliaid cludo neu wartheg. Maent yn Eppil diniw- 
ed a didraragwydd ; yn garuaidd a chroesawus i ddyeithriaid ac 
ychydig a wnant o wrthwynebiad pao yraosodir arnynt. Mae y 
Navajos rhyfelgar, a breswyliaut yn y mynyddoedd, i’r gogledd- 
ddwyrain iddynt, yn arfer ysgubo i lawr arnynt hwy bob dwy neu 
dair blynedd, a gyru ymaith eu hanifeiliuid. Ar y fath an.serau 
casglant i fyny yr oll sy symndadwy o’u tyddynod, a ffoant ara 
noddfa i'w cadarn loches fynyddig. Yraa ni all eu gelyoiou 
lyfasu eu dilyn hwynt. Pan agoshäo un dyeithr, ymddangosant 
ar henau y creigiau a’r tai yn gwylio eu syraraudiadau. Mae un o’u 
pentrefi, yn yr hwn yr arosodd Cabden \Valker amryw ddyddiau, 
dros chwe chant o latheni ei hyd. Adeiladwyd gan amlaf o’r tai. 
o gerryg ac amrwd ; a ihai o briddfeini. Maent yn dra chryno a 
ehysurus, ac amryw o hoü.ynt sydd ddau, ac hyd y nod dri uchder 
llofft. 

Y trigolion ydynt gryn dipyn yn mlaen raewn llawer o’r cel- 
fyddydau, a llaw. w eilhiant frelhyn gwlati rhagorol, gwrthbanau, 
lledr, basged- waith, a phriddlestri. Heb fod fel gau aralaf o'r 
llwythau Indiaidd yn y wlad bon, y gwragedd a weithiant o fewn 
eu tai, y dynion sydd yn cyflawni holl lafur y tyddyn ac allan. 
Megys hiliogaeth y maent yn wynach eu lliw nag Indiaid Cali- 
íornia; yn wir, y mae’r benywod yn dra glandeg, o herwydd nad 



180 


TTDGORH SRION, 


ydynt mor agored i’r haul. Y MocWis a amaelliyddant yn J 
gwastadedd y dydd, ac enciiiant i'w penhefydd yn y mynydd y 
nos. Dyfrhant eu tiroedd trwy foddion y ífrydiau bychain & 
redanl allan o’r mynydd. Weithau, pan heb fwrw eira ar y myn- 
yddoedd y ganaf, eu cnydau ydynt ddrwg. Ara y rheswm Jiwn 
cadwant yn feunyddiol, luniaeth dwy neu dair blynedd wedi ei 
grynhoi, rhag ofn newyn. Y maent yu bobl,o'r mwyaf anghyff- 
redin yn gyfangwbi, yn rahell yn raiaen ar bob cynfrodorion 
ereill a ganfyddwyd hyd yn hyn ar y cyfandir yma. Ni chaw. 
aant erioed gyd-gyfeillach gyda'r bobl wynion, ac o orfod decb- 
reuodd eu gwareiddiad gyda en hunain. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Yn awr vn y Wasg. — I) aw allan yn fuan ■' Dadl rhwng 
Beovhhiwr ac Anffiddiwr;” traethawd yn 16 tud., am 
tldwy geiniog. 

Yk “ Euugrawn.”— O es y mae genyni rai eopiau ar law, 
ŵthr ni wyddis pa liyd y gellir dweyd hyny! Ceir ef yn awr 
wedi ei rwymo am y prisiau a nodasom yn y Cfed rhifyn o’r 
Udgorn. Oes y mae rhai heb eu rhwymo, a gellir cael rhif- 
ynau, neu yr oll i’w rhwymo fel y dymunir, os gwneir brys! 

Uosparthwyr! — Mae y Post Master yn gomedd i ni ddanfon 
yr úwoiee gyda eicli llyfrau drwy y Post yn hwy, o lierwydd, 
ebe fe, fod liyny yn groes i gyfraith. Gyda phwyll cewcli 
hwynt ryw ffordd arall. 

Cymanfa'iedd.— Cynnelir Cymanfa Sir Fryclieiniog, Ebrill 
2ii; Sir Fynwy. ar y 9fed ; Gorllewin Morganwg, ar yr 
16eg; Llanelli. ar y 23ain ; Caerfyrddin, ar y 30ain; Aberteifi, 
ar y 7fed o Fai; Fenfro Ogleddol, ar y 14eg ; a Fhenfro Dde- 
heuol, ar yr 21ain. 

Derbyniwyd aM Lyfrad O’r 7 hyd 15 o Fawrth, — Gor- 
llewin Morganwg, ,£3 lOs; Mynwy, £2 lOs; Dyffryn Conwy, 
£ 2 . 


CYNNWYSIAD. 

Enllib, Eullihii) a'r Eullihiwr 

Y l'irywiad Amihrislaidíl 

<iolyg>(l(liat*th — Y lHiywiad Anshrisiaidd— Hanesion Tratnoi 

Newyddion o l)dyíii>n y Llyn Halen. 

CeMadiat'lh Penihvn y Gobaith Da 

Pieswylwyr Hhytedd Basiu Mawr Gogltdd 4meiica 

Amrywiaethau &c 


i u u . 
165 
170 
173 
176 
176 
178 
164 


MERTHYR-TYDFIL : 

iRCRAFHWYD A CH V HOfil/DWYD GAS D JOJVKS, 14 -CAS'flE STf.EET. 



UDGORN SEION, 

N€U 

.#n cn \i ^aútt. 


Khif. 12 .] MAWRTH 25, 1854. [Cvf. Vn. 


YMDDHÎIED. 

GAN Y LLYWYDD BRIGHA3I YODNG. 

Ymddiuied, frodyr, Ymddìried , — yn ein Duw, ac yn y naill 
y llall, yw y testun a roddais i’r Deuddeg ac i bawb ereill 
a bregethasant y Sabbath diweddaf, i lafaru arno. Derbyn • 
iodd y Deuddeg Gennadaeth i bregethu i'r bobl o fewn y 
dyffrynoedd liyn yn eu hamryw Sefydliadau, y Gynnadledd 
ddiweddaf ; a chredwyf y buont yn iawndda ffyddlon dan 
gyfarwyddiadau Llywydd eu corwm, y brawd Iiyde. Bydded 
iddynt yn awr bregethu oddiar y testun hwn, Ymddiried; a 
bydded i’r cyfan o’r bobl weithredu oddiar ei egwyddorion, a 
sylwi pa bryd ac yn mha le y bydd iddo ddechreu a diweddu, 
a gweled os na sefydlwn y cyfry w ymddiried yn y wladwriaeth 
hon, ac yn mysg y bobl hyn, na fu erioed, ac na fodola byth ar 
y ddaear ei fath, mewn unrhyw wladwriaeth o bobl ond Saint. 
Dichonimi ddywedydei fod genym eisioes; oud yr wyf yn 
meddwl y byddai cynnyddiad ffydd yn ein Duw, ac ymddiried 
yn ein gilydd yn dra dymunol. Pe y gallem gyrhaeddyd y 
ffydd a’r hyder hwnw yn ein gilydd, ac yn ein Duw, fel pan y 
gofynom ffafr y medrom wneyd felly gyda Uawn sicrwydd a 
gwyliodaeth y bydd i ni dderbyn, onid ydych yn canfod y 
byddai i hyny ein harwain ni yn uniongyrehol i wneyd fel yr 
ewyllysiem i arall wneyd i ninnau, yn mliob cyflawniad ac 
amgylchiad bywyd. Cyflfröai hyn ni i wneyd, nid yn unig 
, cyuimaint ag a ddymunid, ond ychwaneg. Os y deisyfai 
12 [pris lý. 



J82 


ÜDGOEN SEION. 


brawd i cliwi fyned gydag ef fllltir, chwi a elech ddwy ; os y 
gwysiai chwi nm eich pais, cliwychwi a roddech iddo eieh 
cochl Uefyd. Mae yr egwyddor hon yn eiu cynuorthwyo i 
wneyd yr olh a, allwn i ddwyn yn mlaen leshad ein gilydd, 
achos Duw ar y ddaear, a pha beth bynag a ddymuno yr Ar- 
glwydd i ni ei wneuthur; gan ein gwneyd yn barod ac ewyllys- 
gar i’w gyflawni ar unwaith. Mae eisiau iaith angyliou i 
adrodd ein ineddyMdrycliau, at yinddyddau a’n gilydd mewn 
modd y gellid ein deall yn berífaith. Pan y gwelom ac yr am- 
gyfíredom bethau yn yr Ysbryd, aml y gwir deimlwn hoilol 
analluogrwydd i’w cyfuno a’u hadrodd yn ein hiaith ni i 
ereill; er y dichon i ni dderbyn egwyddorion, a throsglwyddo 
yr unrhyw i ereill, i ryw helaetlider. Byddai yn gysur mawr 
i mi, yn gymmaint a bod ffydd yn dyfod trwy glywed gair 
Duw, pe y meddiannwn iaith i adrodd fy nheimladau. M i all 
un dyn draethu yr oll a ddi'chon idilo ei weled yn yr Yshryd, 
pan y byddo gweledigaeth yr Ysbryd arno. Efe a fedr weled 
a deall yn yr Ysbryd yn unig. Nis gall ei draethu, er hyny 
gellir rhoddi llawer o betliau mewn rhan i ereill. 

Yr oeddwn yn meddwl, tra y llafarai un o’r brodyr ar eg- 
wyddorion penodol, mor brydferth, ac mor foddlongar a fuasai 
i’r Saint, pe y gallent ymddyddan mewn iaith bur; pe y gall- 
ent gael iaith angylion iymgyfranogi a'u gilydd ynddi. Myfi 
a ddwys ystyriais yr egwyddorion a berthynant i iachawdwr- 
iaeth — yr egwyddorion y buom yn ceisio eu gosod o'ch blaen 
chwi: sef, gweitnrediadau dynion, a’r modd y dylid eu trefnu 
ger bron eu Duw. Myfl a ddywedaf yn syml. mai rhaid yw i 
ni dalu sylw i’r dyledswyddau a osodwyd arnom, cyn y gallwn 
fwynhau ein breintiau. 


DAMMEG! 

O gam i gam i iawr grisiau tryloew gymylau y nen, dau fód go- 
goneddus a gydgerddent yn nflaen; yr un lliw oedd eu gwisgoedd 
â gwlith y wawr; ac adlewyrchiad tanbeidiol eu dysglaer gor- 
onau, fel mellt eliedegog, a oleuai eu hawyrgylch o’u blaen. Yir 
unig yn y dyfrfyd pell, anial, megys seren facli unigol a fa’i 
alltud yn eigion yr entrych glas, rhyw ynys flich werdd a 
welid yn tawel liepian ar ei fron at hon cyfeirient eu 



CDGORN SEION. 


183 


camrau. Ar ol sengu o’u gwadnau uwch-ddynol ar ei gwyrdd- 
las garpet godidog hi, adleisiad eu lianthemau addoliad- 
ol yngororau yr ynys a greai y fath fwynber fiwsig, nes y 
meddylid fod holl delynau y nef yn cadw gwyl eu tiriad i’r lle, 
— holl fwyu gantorion y coedwigoedd cylcliynol a gymmysgent 
eu Ileisiau a pliob petli hyfrydol o fewn y lle,— i roesawu y 
dyeithriaid i’w paradwys newydd. “ Fy anwylyd brydferth 
dlôs,” ebe y naill, dan siriol wenu ar a chofleidio y llall, 
“crwydrasom yn mhell bell o’n eartref; nad sawl myrdd o 
ardderchocaf ogoniant ein rhy w mewn bydoedd ereill a welais, 
eirioed ar âel bryn mewn unrhyw fyd ni fu dy ardderchoc- 
ach — nad faint fy nghariad atat oedd, tra mewn cylehoedd 
uwch y troais. am i ti fy nilyn yma yn awr cei gadw allwedd 
y nghalon byth mwyach: er liardded lliwiau y plyfod mân, 
diswyn eu lliw i’r llygaid pan syllaf ar dy rudd; — eu mliwyn- 
eiddiaf gàn i’m clystiau i nid miwsig yw — dy lais a swyna 
Fenaid; tyr’d etto cân fy anwylc-s lon, gan ganu a gawn ni yma 
ein hoes o ganu? Er mai unig ydym ar yr ynys hyn, llonaid 
byd i mi yw’th gwmni. Pe hebot ti gwagedd yr oll — tydi 
yna yr oll fydd genyf; — yn baradwys troi y fan lle y byddi, a 
gwledd bytli mwy fydd dy gwmni.” Yr wylaidd un, pan 
edrycliai i lawr cywilyddiai y rose a’r lily ; — ei llygaid llon, pau 
eu troes i’r lan, i syllu ar ei hanwylyd, — -a siriol wèn ei gwyn- 
ebpryd liardd! 'ie, yn siwr, gwir addywed mai gwledd i’r enaid 
yw syllu arni! Hitliau, fel pe lieb glywed gair a ddywed. mc 
ystyried ei hymfodol liarddwch, a ynganodd;” — Fy Arglwydd 
fy Iòr! fy ngwr wyt ti; a gaf fi yma byth mwy dy gwmni? 
Pleser fy enaid yw dy garu, un adduned etto rho, byth mwy ni 
cheisiaf jmhwaneg; sef, a gaf fi yma aros ger dy fron a mwyn- 
hau dy gwmni yn oesol? Cei, ti gei, fy anwyl wraig fod yn uu 
a mi yn dragywyddol; tyred gyda fi yu awr i weled prydfertli- 
wch yr ynys.” 

Rhyfeddodau y lle a'u boddiodd yn fawr, tra y riiodianent o 
amgylch, — adar y Ue a’r plyfog lù yn asgordd a’u canlynent: y 
friallen a’r rhosyn a’r hoìi flodau ynghyd yn esmwyth tan eu 
gwadnau, a’r glaswellt o’u blaen a ymgrymeut;— holl anifeil- 
iaid y lle, o’u hamgylch gan falehder a prancient. C'angau y 
coed dan or-livytli o bob flrwyth a ostyngent eu penau i lawr, 
a chymhellent eu liuuain i’w eu Mhawrhydi. Yn orfoleddns 



CtJGOItN SEIOS. 


184 

uyrhaeddodd yr oll ororau gogleddol yr ynys; oddi ytna y? 
olygfa oedd hardd! yn yr eithafìon ni welid ond y ffnrfafen 
lâs a byd o ddwfr yncyfarfod; o tanynt crogai creigiau dan- 
neddog a ryfelent a chynddeiriog donnau yr oesoedd, o bob 
rhuthr rliuai taran— drych oedd i adlewyrchu ser y nen — yr 
enfys yn yr ewyn a yraddysglaeriai. Dyclirynai yr osgordd 
rhag y rhuferthwy ; y ddeuben yn unig a fentrasant i’r olygfa — 
ar glogwyn, tyfai pren, ei gangau a liongient uwch ben y môr, 
ar ba rai tyfai firwyth tecach na'r oll i’r golwg; estjraodd ei 
llaw i’w gyrhaedd, eitlir y geulan yn fradwrus dan ei thraed a’i 
gollyngodd i iawr i’r dyfnder! “Üch fi; fy ngwraig, fy anwylaf 
un! pahara, paham y’th ollyngais!” dolefai ei phriod mewn ing 
calon tra yn rhythu dros y clogwyn. Gyneu, y dedwyddaf un, 
yn awr y truenusaf; beth a wnaf? ai bod yma fy hun, byth yn 
ddigynydd ! (_>, na, neidiaf ar ei hôl canys diflas yw yr oll o’m 

hamgylch rnwyach; O! y mae hi wedi boddi! Ond ust, beth a 
glywais? Ust yr awel, paid a thrwstio yn nail y coed; ust, adar 
oll a’cli hysgreehan, credaf i mi glywed ci llais o'r dyfnder,” 
ebe yr anedwydd un, tra yr estynai ei wddf i rythu dros y 
clogwyn ; hyd dreng braidd, attaliai ei anadl i wrandaw. “ Ie, 
dacw hi ar frig y don. Drwy’r ewyn oll mi a’i gwelaf; i lawr, 
i’r lan — a’i freichiau ar led, am fywyd ymwinga. O! llyfna’th 
wyneb egr fór, neu cynnal bi ar dy donau. Adleisiad ei gwaedd 
sydd ar fy nglilust! 0! ty anwylyd ymdreclia am foment yn 
hwy, byw neu foddi welefì gyda thi ;” ac ar hyny neidiodd ar 
ei hol! Yn awr, mi a’i gwelaf ar y wyneb; anon, y don a or- 
chuddia ei ben, a phob ton a’i Uuchia yn nes atti. Ei gwen- 
wisg yn awr a leda i'r don — ei Haeswallt a orchuddia ei gwyneb! 
Un ymdrech etto gwua — un pranc rlio, O! dyma efe wedi ei 
chyrhaedd: Cól yngliôl yn awr y maent, eithr beth well er 
hyny; canys y glanau haiarnaidd serth, yn greulon a f} r gyth- 
iant eu dynesiad: ni allant eu dringo chwaith pe caffent. I’r 
dwyrain ymnofiant ynghyd, — ha! ar bwys gwelant lan ìsel 
fanteisiol — i hon yn wyrthìol diangant. Uuwaith etto eu 
traed ar dir, ymgeleddant eu gilydd oreu a allent. Hir nych- 
nod a ddilynodd y dygwyddiad anffodus i’r wraig, yr liwn a 
droes yn gryd dyddiol. Yr oedd y parth liwn o’r ynys yn wa- 
hanoi i’r fan y cwympasant o hono;— yn llawn dyrysni ac 
aftumoiddweh. Bwystfìlod yma oeddynt elyniaethus. a r seirph 



CUGOHN SIÎIOS. 


ISó 


a fygythient eu gwenwyno. Eu hawyrgylch yn awr a wisg- 
odd gymylau dudew yn arlarwisg, a’u fíurfafen a arllwysai ei 
tlagrau yn hidl am eu penau. Teithiasant o amgyleh ogylch y 
lle i chwilio am fynedfa i’r ardd yn ol, ond yn ofer; canys, yn 
mhob cẃr, uehel greigiau fel muriau anferth a’u rhwystrent. 
Rhag i’r drain a’r mieri rwygo eu crwyn, lladdasant anifail a 
gwnaetliant ddillad o’i groen; o’r diwedd sefydlasant yn y fan 
oreu a gawsant ; adeiladodd y gwr fwthyn, a bwytasant iysiau, 
a’r hyn a gaffent nes y codasant gynyrch o’r ddaear ; dofasant 
anifeiliaid at eu gwasanaeth. Yn mlien amser magasant deulu 
lliosog, a daethant i fywoliaeth weddol gysurus; oddieithr bod 
yr holl blant yn cael y cryd oddiwrtii eu mhám, yr hyn a’u 
gwanychai yn eu byd; er hyny ni eliid iacliau yr un o honynt. 
Cyn i’w' penllwydni syrtliio i’r bedd, gwelodd yr ìien bobl blant 
eu plant yn eppilio eu rhywogaeth liwythau; hyd oni phobl- 
ogwyd y rhan hono o’r ynys a hiliogaetli liosog o gryntcyr. 

O dad i fab dysgwyd mai eöeithiau cwympiad eu cyndad 
i’r mór oedd eu hafíechyd; a grwgnechid yn gyffredinol i’w 
erbyn, gan rai tra y crynent fel dail aspien; a elian ereill 
pan godent eu penau wrth eu caledwaith i sychu y chwys 
oddiar eu gwynebau. Cofient oll am yr ardd odidog lle na 
buasai orfod gwcithio byth. Ar rhyw ddydd gwyl biynyddol 
o’u tlriad ar yr ynys eu brenin. canys yr henaf o’u hil a deyrn- 
asent yn olynol, a’u eyfiircliodd fel hyn;— Blin ger.yf glywed 
eich grwgnachrwydd yn erbyn ein cyn-dad; oni ddeallwch 
mai cariad at, ac awydd i acliub bywyd ein cyn-fam a barodd 
iddo neidio dros y clogwyn ar ei hol; am y gwyddai na 
ailasai hi ei hacliub ei hun. Pwy o honoch ar na wnaethai yr 
un modd dan y eyffelyb amgyieliiad? Hefyd deallwc’n nad 
oedd gwraig arall a allasai gael; o ganlyniad, pe na achubasai 
efe hi, parhausai yn y cyflwr digynydd ac annedwydd hwn hyd 
ei ddiwedd; ac ui iHiasem ninau, neb o honom, wedi ein geni! 
Nid ei fai ef oedd iddi hi gwympo; o herwydd yr oedd ganddi 
hithau ewylly6 ei hunan fel person unigol; ac nid allaf ei beio 
liithau gymaint, gan mai dyben da oedd ganddí, ond felly llithr- 
odd y geulan; ef allai ei bod hi dipyn yn rliy drachwantus; a 
phe felly nid yw boddio y llygaid ond greddfoi yn y rhyw yn 
ol a welais i ynoch chwithau. Bellach fy mhlant rhoddaf der- 
íyn ar y grwgnaehrwydd hwn fcl y eaulyn; dewiswcb i chwi y 



186 


DDGOP.N SEION. 


gẁr goreu a feddwch o’ch plith a deued gyda fi. “Ac efe a gyfti- 
erth yr lnvn a ddewisasant yn gynrychiolwr ac a’i cauoddmewn 
ystafell ac a gyfammododd i’w gadvr ef a’i denlu rliag effeithiau 
y cwymp, os efe ni chyffyrddai a’r ddysgl oedd wyneb i waered 
ar y ford o’i flaen hyd oni ddychwelai efe. Y trachwantwr wedi 
ei fynediad allan a fethodd orchfygu eidrachwant; eithr wedí 
yspio o’i amgylch nes boddloni ei hun nad allai neh ei weied, a 
phenderfynn na chyffyrddai a dim oedd oni tanodd. ond ei wel- 
ed yn unig a gododdymyly ddysgl yn ofalus; ne er ei syndod 
neidiodd llygoden fach allan, ac ymaith a hi i’w thwll. Deall- 
odd yntau ei bod ar ben, ae arhosai y canlyniad. Ar gais y 
Brenin, adroddodd yr oll o flaen y dorf. a cliydsynasant hwy- 
thau a’u cynrychiolwr fod y demtasiwn yn orfodol ar eu 
nhatur. “Felly yr ydych chwithau oll cynddrwg á’ch cyn-dad.” 
ebe yr hen baträarch . “ am liyny na feiwch amo mwyach.” 
Bu liyny yn feddyginiaeth i bobl yr ynys byth mwy. 

Wele y ddammeg sydd wirionedd! Pwy a’i deongla? Y mae 
egwyddor yn mhob gosodiad, yn dwyn eyssylltiad a hoil liîí 
Adda; betli ydynt pwy a’u mynega? 


T,LEN Y DD I A ET H Y LLYN HALEN. 

( Ulan <> 1 ' neniorrai ic Prpss,” Cliicaco Ameiie.i ) 

Maf gau bnbl v Llvn Halen neilldnnlrwydd nndweddiad rrvf, 
Ceir v bnd en seTydliíidna teulaaidd, cymdeilbasnl. a gwladwr- 
iaetbol,yn gystadl a'u sefydli-ad crnfyddol. yn gwabanîaetbu oddr- 
wrth vr oìl eretiT svdd gnn v hyd wybodaeth a-rn danynt, IMaeyr 
amgyli bîanau a’u haingyTchinld yn ftaenorol i'w fîbadigaeth o 
Nsuv.ni, n’r rlmi eu tlenlîr dnnynt yn awr, yn lueddu i’w gwneyd 
mewn llawer ystyr yn bnbl sy geiiedl wrtni ei hnnan. Meddyl- 
ìant yn wahanol, siarad'ant yn wnhannl, ae ysgrifenant yn waban- 
»1 nddiwrtb bnbl ereill. Gwneir hwyut yn wneuthutwyr gan 
aogbenrliaîd, a galwodd hyny allun y meddyüau mwyaf ymarfer- 
nl yn cu plilb i gyniiniwyd yr arweiniad yn en gorciiwylion. 
SI«e Tîrighain Ynting yn ddrn nndedig. Prawf ei hun yn gyfartnl 
î boh acbos pwysfawr. Itlae ynddo ef ffiwythlondeb o ddvfais 
nad yw bytb yn ffaeln, grym a’i dwg yn Inddngoliaethus trwy ei 
îioll anturiaetliau, a pbendprfyniad ag y sydd j n svmud yn mlaen 
heb oi frawych» gan anlTawdd neo rwystrau ; yr hyr. a ysnrtdengys 



UDGORN SEÎON. 


187 

anorfod. Mae rhai o'i gydswyddogion yn rhyfeddol fel yntau, 
tnown perthynas i’r pethau hyn ; eithr efo yw ysbryd symudol a 
he<íleiddiol Utah. 

Ond yr hyn y bwriadasom gyfeirio ato yn a^ r, y d_\ w neillduol- 
rwydd y Llenyddiaeth Formonaidd. Y maeyn gyfaddas i’r bobl 
îic i’w hamgylchiadau. Yn ëofn, yn egnüol, yn hyderus, ac yn 
•gryf vn ei thaîaeth, hi a gymmer afael ar feddyliau y rhai a 
anerchir ganddi, a hi a wna bob un dyn megys llu. JSid oes yno 
wastraffu geiriau, dim ymgais ar ol addurn, dim cynnyg at lyfu- 
hau,bychan y gofal am reolau areithyddol, neu hyd y nod gram- 
adegoì; ond y mae pob brawddeg yn arwyddocau rhywbeth, a 
ehanddi fêr, gewyn, ac asgwrn cefn cryf. Rhuddasora ychydig 
yn ol i’n darllenwyr ddyfyniad hir o gyhoeddiad diweddar Brig- 
ham Young, gyda golwg ar lyg \ thiad gelyniaethus yr Indiaid yn 
Utah. Bydd i bob un a’i darlleno, ac a-ŵyr unrlww beth yn- 
ghylch y bobl a edrychant at Young fel eu pen, ddywedyd ei fod 
yn gywir y peth, Yn gywiv y peíh i anadlu hyder -ynddynt eu 
•hunain a'u Llywodraethwr, ac i greu dygasedd at yr Inoiaid. Yn 
gywir y peth i g-yffroi pobl drwsgl i weithrediad, ac i wneyd pob 
»an dyn yn arwr. 


SYLW AR YR AMRYSON DWYREINIOL. 

Pa beth yw’r cwmwl erchyll du 
Sy’n codi yn y dwyrain draw, 

Gan lwyr gynhyrfu’n daear gu, 

Trwy nerth ei ehwiion oddi draw? 
Glywch, clywch y twrf dychrynllyd sydd, 

O lenydd pell y Ddanube fawr ; 

A’r grochlef ẃch ei dyfnder rydd 
Ei hadsain drwy ororau’r llawr. 

Ocliî clywir yno cliwerw gri, 

- Y dewr yn trengu ar y ma’s, 

A gwaed ei galon red yn lli’, 

Gan droi yn wrld y borfa lasd 
Olywch dwrf magnel.au yn y wlad, 

Lle bu llonyddwch ’heddwch hir; 
Oweryrau’r meirch a bloedd y gâd, 

Sy’n aflonyddu ar ei thir. 

'Trwst carnau’r meirch gynhyrfa’r by4> 
Darpaì’a i ryfel Jawer gwJad; 



188 


UDGORN SEION. 


A’r mawr fagnelau drystia’n nghyd, 

Gan gyflym dramwy tua’r gâd. 

O heddwch tcr flodeuyn nef, 

A wyt ar fyn’d o’r byd y ma’s, 

A yrwyd di gan ormes gref, 

Heb le i roi’th ben dan awyr las. 

Yn fuan gweiir tywallt gwaed, 

Mewn gwflad na rydd it’ deilwng barcli 

A’r tir na fo yn safie’th draed 
A sethrir gan y brwydrog farch. 

0 ban i ban dros wyneb byd, 

’Does ond amryson broch a brad ; 

Y celwydd goelirbraidd o hyd, 

A’r gwir wrthodir yn mliob gwlad. 

Am hyn, â’r cerwynt yn ei fla’n, 

A’r dymhestl gyfyd yn ei nerth ; 

Holl bleidwyr twyll a drenga’n lân, 

A’r cbwâ a’u gyr i uffern gerth. 

Can’sodd y gogledd cym’rwyd cledd, 

Yn gosp ar amiuw am ei ddrwg ; 

Ac odd y byd eymmerwyd hedd, 

Gan Ddnw’n gyfnewid am ei ẃg. 

Nathan Ddu o Lywel. 


UDGOIiN SEION, 

NEU 

«.ercn 5 £atnt. 


DYDD SADWRN, MAWRTH 25, 1854. 

Cynnadledd Ddwyb. Moroanwg, — Mae yn dda genym 
dd'weyd ei hod yn gwella yn gyflFredinol a pliarhaus drwy y 
cylchoedd hyn ; llawer ydynt yn derbyn y doniau ysbrydol yn 
ddiweddar, a weddiasant flynyddau am danynt ; cariad ac un- 
deb yn cynnyddu, asêl adnewyddol yn y swyddogiotì am aehub 
eu cyd-ddyniou ; amry w fedyddiadau, a pbregethwyr yn mhlith 
ereill, ac argoelion daiouus yn cynnyddu. 

Gorllewin Morganwg. — Argoelion gwella ac ymfywhau a 
glywir oddiyma, a’r hen gariad yn ymadnewyddu yu gyferbyu- 



tDGORÌí SEION. 


I8Í(‘ 

iól i ymdrecliiadau y Saint i ymsanteiddio, a gwneyd eu cref- 
ydd ; swn bedyddio mynych a glywir, eithr ni hysbysodd y 
Llywydd ni y rhif yn ddiweddar. 

■ Mynwy. — Bedyddiwyd yma dros ddeugainer y Gymmanfa,, 
a llwyddiant cyfartal mewn doniau a phob daioni ; undeb cyff- 
redinol, a hyder gref fod llu wrth y drws. Buan y delont. 

Blanelli.- — Ymffrostia y Llywydd fod mwy o gariad a 
ffyddlondeb, yn y Gynnadledd hon, nag a welodd er ys blyn ■ 
yddau ; — bedyddiadau mynych, a’r swyddogion fel yntau yn 
penderfynu ymryddhau oddiwrth eu cyfrifoldeb i'w cyd-ddyn- 
ion, drwy dystiolaethu yn effeithiol mewn geiriau ac ymar- 
weddiad, a thrwy ymdrechu ymryddhau o’u dylcdion mor 
gynted ag y gellir. Efelycher hwynt. 

Caerfyrddin. — Hysbysir ni fod rhyw gyffroad adnewyddol 
yn y Gynnadledd hon er yn ddiweddar, a phenderfyniad cail- 
arnach yn y Saint i fyw yn unol â’u proffes bwysig, yr hyn dan 
fendith eu Duw, yw y pregethwr grymusaf i bob carwr y gwir. 
Ychydig ddyddiau yn ol, bedyddiwyd efrydwr o Athrofa ý 
dref uchod, a mawr y eynhwrf a achosodd hyny! Cymherth 
ei Dad y drafferth o ddangos ei sèl yn erliyn efengyl Mab 
Duw, trwy ddyfod o bell ffordd yn bwrpasol i argyhoeddi ei 
fab o’r gwallgofrwydd, lieb wybod beth oedd, amgen na chredu 
cam-ddarluniadau y pregethwyr a ddelent heibio iddo, debyg- 
wn, pa rai fynycliaf a gariantlonaideu saddie barjs ofwcci bo. i 
ddychrym dynionach rliag ufyddhau i genadwri y nefoedd drwy 
ei weision Ef. Wedi metliu llwyddo i beri i’w fab gredu mai 
twyll y dystiolaeth a dderbyniasai eisoes gan Dduw o ddwyfol- 
deb y grcfydd, treiodd betli a wnai ei fygythion: esgymmunodd 
ef o’í dy ac o’r Atlirofa, a diarddelodd ef o’r berthynas anwyl- 
aidd! 011, o lierwydd dydanwad anwireddus yn ddiau : canys 
amheuwn yn fawr a ocs undyn s_vnwyrol a ymddygai felly o 
herwydd unrhyw egwyddor a broffcswn. O, na, o lierwydd yr 
hyn nid ydym ein beir bob amser braidd. Ymgysured ein- 
brawd newydd yn y Duw graslawn a roddes iddo ef dystiolaeth 
megys ag i ninnau, a gwybydded yn ddiau mai tra yr ufyddhäo- 
i’r grefydd a ddysgir gan y Saint, nad yw efe amddifado Dad; 
ond ei fod wedi cael Tad can mil gwell na’r hwn a’i gwadodd o 
herwydd arferyd ei ryddid, yn gydwybodol tuag at ei Dduw. 
Ysbryd y gwirionedd a’i diiyno, ynghyd a’î gyfoedion cyw-ir 



T90 


CBGORN SEION. 


■galon, ac ífi gwnelo yn fenditli i’w dad a'i deulu, fel Joseph 
gynt, ac i luoedd ereill. 

Penfro Ddeheuol. — Ysgrifena y L'ywydd Price na fu 
•cyfnod, pan y rlioddodd y swyddogion a'r Saint fwy o brawfiad- 
au o'u hawydd i dduwiol fucheddu ac achub eneidiau, nac a 
arddengys eu sèd frwdfrydig bresennol. Ysbryd yr Arglwydd 
a fyddo yn dywalltedìg ar eu holl gyfarfodydd, nes y mawr 
iawenhaontyn mendithion yr efengyl. 

Ymchwiliad i mewn ú’r ifigwyddorion gan y byd sydd 
yno, fel yn gyffredin, yn cynhyrfu meddyliau puraidd gau 
athrawon y wlad. Tamueidiau melys yw rhyw uwgrymiadan, 
oddiwrtli wrthgiliwr neu o’r Dyffryn, a dueddant i beri cas- 
awyr yr efengyl orfoleddu ; dengys liyny eu chwaeth, ac a’r cyff- 
•clyb egwyddor a archwaethant oreu yma, eu portliir eu gwala 
yn y byd a ddaw; — eithr y mae gormod cwmwl o dystion 
geirwir am y Dyffryn i gyfiawnhau unrhyw ddyn ant 
gredu anwireddau gwrthgilwyr, hyd y nod oddiyno; heblaw fod 
Ysbryd y gwirionedd yn cyd dystio a’r blaenaf. 

Sin y Feli.n’t. — Cynnaliwy'd y Gymmanfa hon yn Brynbo, 
Chwef. 12: y cynrychioliad oedd fel y canlyn ; 19 Idenuriaid, 4 
Offeiriaid, 4 Athrawon, Cyfanrif, 100. Undeb dyben ac 
yindrech cyffredinol drwy y cangenau yn cynyddu. Dysgwylir 
yn obeithiol weled ffrwyth mawr oddiar lafur ychwanegol y 
Gynnadledd faeli hon pan gynheso gwres haul y nef eu gwyth- 
íenau; yr hwn, fel pelydrau haul y boreu, a gyrhaeddo bob 
ealon. 


BEDYDDIAD PREGETHWYR. 

Yr Hyrabch Lywydd Jones,— Bunm 40 mlynedd yn aelod 
-gyda’r Bedyddwyr; a phan glywais am y Saint. penderfynais eu 
"wrthwynebu gan brlled ag yn fy ngallu. Bwrindais dori pen y 
Saint a u clefidyf euhunain; ac i’r dyben hyny, olrheiniais eu 
Hyfrau : ond po mwyaf y chwiiîwn i’w hegwyddorion atbraw- 
iaethol, pellaf o hyd yr awn gyda hwynt, gan gredu y gwirion- 
«ild, a chymmerais fy medyddio. 

Gwedi cael o honwyf y dystiolaet’o addawedig, gan yr Ar- 
glwycld, dechreuais bregetbu mawr allu Dun, i’m cyd ddynion ; a 
âeallais yu faan mai gwirionedd y dyweüiad, “ Y neb a ewyllysio 



UDGORN SEION. 


191 


fyw yn dduwiol yn Nghrist Iesu, a erlidî r.*’ Dioddefais lawer 
triniaeth chwerw yn fy nheulu, na ddymunwn ei harddangos i’r 
wlad ar hyn o bryd, o herwydd agosrwydd y berthynas; tarawyd 
fi yu fv rnhen a tnaen, gan \rr, ol»legid i mi gyfiawni fy swydd 
trwy fedyddio un a ddvraunai hyny ; a throes fy lien gyfeillion 
crefyddol i’m difrîo, heb i mi wneyd yn waeth na thystiolaethu 
wrthynt dderfod i ini gael gafael ar y grefydd Apostolaidd, ac y 
mwynbeir áoniau yr Ysbryd Glân, ynghyda holl freintiau yr eg- 
lwys gyntefig, gan Saint y Dyddiau Diweddaf. 

Modd bynag cynnorthwyodd yr Arglwydd fi hyd yma : os 
cefais orthrymder. cel'ais orfoledd hefyd, gan «ldwyn gofid a ohael 
cysur, y naill ar gyfer y llall. Llwyddodd fy Nuw fi yn rhyfedd ; 
rc wrth edrych yn ôl,gwelaf i’r oll gyd weithio er daioui, ac y 
cydgyramysgwyd y gwahanol amgylchiadau cyífrous a’m cyfar- 
fuont megys i nn gwpan l'elus odiaeth. 

Cefais y fraint fawr o fe»lydiìio amryw ; a chan y dygwyddodd 
»ni fedyddio rhai gwyr cyhoeddus, dichon y caniatewch i rni eu 
henwi, fel y galìo darllen eu henwau dueddu at ddwyn ereill, o’u 
cyffelyb, i ystyried a chanfod ychydig o werthfawrogrwydd cre- 
fydd Mab Duw. 

Un a fedyddiais yw y brawd, a elwid, “ V Parcbedig Darid 
Davies,” Porth Cawl, Gweinidog gyda yr Annibynwyr, Cafodd 
ef dystiolaeth, a llawer o'i erlid yn herwydd cyhoeddi hyny. 

NosSadwrn, I§eg o’r mis hwn, bedyddiais y Parch John James, 
Gweinidog y BedydJwyr, vn Cel’n Coed y Cyminer, ynghyda 
phregethwr Ieuanc perthyn-ol i’r unrhyw ad<ioîdv. 

Cyfarfyddodd y brawd J. Jarnes, a’r bobl, vn Nghapel y Bed- 
yddwyr, bore dranoeth, i r dyben o derfynu eu rhwymedigaethau 
i’w gilydd ; a daeth lliaws ynghyd y prydnhawn, i weled cadarn- 
hau y ddau frawd. Fy ngweddi sy bellach ar Dduw, am iddynt 
gael a derbyn tystiolaeth gadarn íddynt eu hunain, fel y gallont 
alw ar eu holl hen gyfeillion i ddyfod a cheisio y cyffelyb fendith» 
ac i gydlawenhau a hwynt yn y gras mawr hwn. 

üa genyf allu eich hysbysu i mi gael llythyr o Gaerfyrddin, 
yr wythnos ddiweddaf, i’ni hysbysu ddarfod iddynt, wedi ly myn- 
ediad oddicartref, f'edyddio Efrydwr ieuanc perthynol i’r Ysgol, 
Ue y dysgir pregethwyr ynddi gan ddynion. Cadarnhäwyd ef ar 
lan y dwfr; ymroddodd i weddio yn daer ; ac yu mhen wyth awr 
a deugain, cafodd dystiolaeth eglur; ond, o herwydd iddo ddy. 



19*2 


rDGORN SEION. 


wedyd arn yr hyn a woaeih yr Arglwydd i’w enaid, cafodd ei 
droi o'r Ysgol, o’r Capel, ac o dŷ ei dad ! Onid rhyfedd, fel y 
mae prolfeswyr Cristionogaeth yn cashau crefydd Crist 5 Gan 
ddymuno achubiaeth pob dyn, îe, byd y nod yr erlidwyr crefydd- 
yl, ydwyf ei.h ífyddion fra«d. 

Caerf/iddin. Thomas Joses. 


LLYTHYR ODDIWRTH JOHN PARRY. 

•SaiTt Sior , Mawrth 13 , 1854 . 

Anwyl Lywydd Jones. — Yr uyf yn v«grifenu atoch fyr hanes 
o sefylifa bresenuui Cyuuadieddau y Gogledd. Yruyf yn deall 
loi v Lly wydd T. Jereray, eisoes uedi anfon i chui yehydig o 
hanes ansawdd Cyunadledd Sir Fdint. CynnaWasom Gymmaofa 
îSir Ddinbyc'n yn Abergtde. Causom Gymrnanfa dda. a phob un 
n Lywyddion y Cangcnau yn dueyd fod y Saint inewn undeb da 
â’u gilydd, a coiwg am luyddiant yu yr amser dyfodol. trwy fod 
amryw yn creiu, a rhai wedi addaw cymmeryd eu hedyddio bron 
vn mhob canj-n. BedyddiwyJ un boreu Sui y Gymmanfa yn 
Abergele, a bcdyddi" yd tri er y Gyinmanfa mewn guahanol 
gangenau. Mae amryw wedi aidaw y cymmerant eu bedyádio; 
rhai yn mhoo ••angeu o’r Gvnnadledd. Mae gweii argceliou yraa, 
vn bresennol und a fu er ys amser ; nid oes yraa ddim un gangen 
vn amddifad o ddoniau yr Ysbryd Glán, ac yr ydym yn ym- 
dreehu caei rhagor o honynt; ac nid ydyra yn foddlon byw islaw 
ein breintian, eithr v m-ie eich cvnghorion da a buddiol trwy yr 
Udgorn, yn dwyn 'r.eniithion a inewyddol i'n plith, truy i ni eu 
gwetlhredu. 

Hefyd , ymweitad y Brawd T. J^-remy á ni fa yn llesol ac ad- 
eiiadol, trwy ein bod uedi proö gailu yr Uífeiriadaeth yn ei ddi- 
lyn, a’r Saint yn caei eu bûddloni yn l'awr tr»y ei addys^iadau. 

Cawsora Gvmmanfa dda hefrd yn Lìaurwst, Dyffryn Conwy. 
Y’r oedd yr holl Suyddogion a'r Saiut yn gadarn yn y tfydd, ac 
yn Tystioiaetbn yn dda am eu cangenau. Mae tri neu bedwar 
wedi addaw cymmeryd eu beJyddio yn fuan. Aethym gyda’r 
brodyr Jeremy a Roberts trwy y gwahanol gan'tenau, a cbawsom 
hwynt yn lled dda, sef Bethesda a Chaernarvon. Aethora oddi 
yoo i Gymmanfa Sir Feirionydd, yr hon a gynnaliwyd yn Har- 
iech ; cawsom auiser da yno gyda’r Henuriad J. Davies a’r 



UDGORîî 5EI05\ 


m 

«wyddoffion ereill; yr oedd pob peth yn cael ei gadw yn ol rbeoi- 
au yr Eglwys, ond ychydig o luyddiant ; etto, fe addawodJ tri 
neu bedwar gymmeryd eu bedyddio, a gobeitbiaf mai felly y 
bydd yn fuan. 

Yn debys i’r uchod mae sefyllfa y Saint yn y Gogledd yu awr. 
eitbr hyderaf y caf y fraint o yru hanes mwy o fedyddio y tro 
nesaf. Fy ughofion atoch yn garedig, ac at y Brodyr T. Jeremy 
a D. Danieis. 

Ydwjfeich brawd yc yr Efengyl. 

John Parrv. 

O. Y. Derbyniais lyîhyr o Ddyîíryn y L'.yn Haìeu Fawr. 
dyddieaig Rhagfyr 30, yn cynnwys newydiion da am Seion aH 
phreswylwyr ; sef, bod heddwch yu teyrnasu yno, a phawb vn 
gyfiredin yu mwvnhau iechyd : a cnymbeila yn fawr i ymdrec'hu 
dyfod yno Y mae hyny gyda phetböu ereili. yn brawf eu bod 
inewu iìe da ; pe aragen, byddent yu waeth uâ'r uifernolion, 
oblegid nid ydvut hwy yn ewyllysio i'w brodyr ddyfod attvnt i r 
l!e drwg. — j. P 

Y SECTAU YN CAEL DADGUDDlADAU O'R DIYYEDD. 

Nos Luu. Ioaawr 30. Y’ fiwyddyn hon, wedicyfarfod gwres- 
og mewu Capel, yn Mhen y Cae, Sir Fynwy, gofynodd y Gwein- 
idog i rai o’i bobl fyned gydag ef i ymofu a’u prophwyd ; ac wedi 
eu rnyned i dŷ pregethwr cynnortbwyol. bu iddynt hwy, ac un o’f 
Wesleyan Reformers , o«od eu dwylaw ar fwrdd trithroed; a cbv- 
hoeddasaut, iddynt hoii y bwrdd, a chae'. ganddo yr atebion caD» 
lynoi. 

Gofynai y GweiniJog, A oedd eiu cyfarfod yn lliosocach 'neno 
nag arferoi- 

Ateb. Oedd. 

G. — Ai ysbryd da ydwyd ti ? 

JL — Ie, ysbryd ua. 

G — A oedd ein addoiiad yn gymmeradwv yn ynefoedd 

A. — Oedd. 

G. — Pa nyd y bydd i’r rbyfel barhau - 

A. — Hyd i fis Mai. 

G. — Pwy a goll r 

A. — Nicholas. 

G. — Pa bryd y cwymp Angbrist 



294 


UDGORN SEION. 


A. — Yn mhen y ddeuddeng mlynedd. 

G. — A yw ail briodas yn iawn ? 

A. — Ydyw. 

Gofjnaiy Diacon , — A ddaw y parchedig o Gwm Amman atom 
nos efory ? 

^l. — Daw. 

G . — A ddaw Mr. Rees, iiefyd ? 

A. Daw. 

Gofynaiy “ Wesleyan Reformer A yvr yn iawn gwrthwynebu 
y Wesleyaid ? 

.4.— Ydyw. 

Er nad aeth Mr Rees, i Pen y Cae dranoetb, ac er iddo, drwy 
beidio, brofi nad gwir yr oll o ddywediadau yr u ysbryd daf 
byrddiog, etto cred y crefyddolwyr swyngy fareddol hyn mai 
braint aunrhaetbadwy ydyw cael y fath ddacìguddiadau ! Ond 
hwy, gyda’u dewiniaeth, ydynt o niî'er y rhai a erlidiant y Saint 
yn ffrom, o herwydd y dywedant fod Duw yn dadguddio ei gyf- 
rÌDach i’w weision y prophwydi. 

T. Mason. 


GOFYNIAD. 

Mr. Gol, — Da fyddai genyf gael clywed trwy gyfrwng yr Un- 
gorn , beth yw vr achos i fod y cwrw yn cael ei wahardd i’r Saint 
wneyd defnydd o honn. Ai am ei fod yn feddwol, neu a oes 
rhywbeth arall ìuewn golwg. Boddlona atebiad i’r uchod law’er 
heblaw Lisbond. 


ATEB l’R UCHOD. 

Nid yw yr Eglwys yn gorfodi, eithr yn cyngliori y Saint i ym- 
wrthod â gwlybyroedd meddwol, gan esgymmuuo y rhai a feddw- 
ont, oddigerth iddynt edifarhau. Gallesid t>bied fod synwyr 
cyffredin yn ddigon at arwain dynion i ystyried, mai llawnach 
bwvd-gistiau, taclusach cefnau, a siriolaoh teuluoedd a fyddai 
ganddynt trwy brynu, yn lle gwario ; mai gwell iechyd a fwyn • 
heid, trwy fwyta ac yfed pethau glàn, na thrwy draflyncu trwyth- 
iou gwenwynig; ae mai mwy dylanwad, a thawelach mynwes- 
au a feddiannai y rhai ua seriwyd eu cydwybodau, trwy ym- 


ÜDGORN SEION. 


\9& 


fuch'eaJa yn s-antaidd, gan vmgad'v oddiwrth lymeitian. Pan 
yfir y trwythion Byfrdanllyd, bydd i berffeitlirwydd sobrwydd- 
golü graddau cyfartal i raddau yr effaith feddwol a deimlir oddi • 
wrth -eu hyfed ; ac ni phreswylia yr Y’sbryd Glân gydág ysbryd- 
ion aíian. 

Mae gwyr sobr, cyfiawn, a duwiol, yn ennill dylanwad ar 
ereill, yn cynnyddu mewn ffal’r gyda Duw a dynion, ac yn 
gwneyd daioui mawr bob ífordd; (.nd rhai, wedi ymollwng i 
ddiota, a gawsant deuluoedd grwgnachlyd, a chollasant eu dylan- 
wad vn mhlith pobl dda : aethant yn withodedig gan yr eglwys r 
yn ddirmygedig gan y byd, yn fwrn ar eu perthynasu, ac yn. 
geluneddau drewllyd, o dan ddigilawn farn Duw. 


ARWYDDION Y R AMSERAÜ. 

Mawk, ac ar ei gynnydd, ydyw gwallgofrwydd rbyfelgar amher- 
awdwr Rwssia ; ac er raai y grefydd Gristionogol a gymmer yn< 
esgus tros ymladd, ni chaniata ef ryddid i unrhyw grefyddwyr 
bregetbu a gwasgaru llylrau, o fewn ei amherodraeth, ond i eiddo 
eglwys Groeg, pen yr hon eglwys ydyw ef ei hun ; ond caniateir 
rhyddid yn Twrci i bob crefydd, ac ystyrir y Cristionogion yno 
yn gyfartal eu hawfiau a’u breintiau gwladwriaethol i*r trigolion 
genedigol, er uiai y grefydd Fahomedanaidd a broöesir gan y 
Ilywodraeth. Y'r lleg o’r niis bwn, cycliwynodd Llynges Prydain 
o Portsmoutb, i’r dyben o ddwyn archdeyrn Rwssia i’w bwyll : 
Ilywyddir hon gan Syr Cbarles Napier, ac arweiniwyd hi allan 
gan y Frenines Yictoria, y Tywysog Albert, Tywysog Cymru, y 
Tywysog Alfred, a dwy o’r Tywysogesau breninol, ar fwrdd yr 
agerfad Faìry , yngolwg miloedd o edrychwyr gorlawen, yn cyd. 
íioeddio a’r morwyr il Duiv a gadwo y Frenines !” IN’i welwyd y 
fath lynges. o rau grym, prydferthwch, a medruswydd byddinol 
erioed o’r blaen. Yr oedd uifer menywod Prydain yn 512,361, 
tros ben nife.r y gwrrywod eisoes : eithr gan na chaniateir ond 
pedair menyw i bob un catrawd o’r milwyr ymfudol, ychwanegir 
y mwyafrif menywod, yn gyfartal agos a nifer y gwrrywod a 
ddanfonir i ryfel. Cyd rhwng ymadawiad gwyr oddiwrth eu 
gwragedd, y gyfraith unwreigiaeth, ac ymfudiad meibion lawer i 
wledydd pellenig y byd, llaiheir poblogaerh Prydain gyda chyf- 
lymdra bellach. Mae y Geri marwol yn tori ymaith ei luoedd yn 



196 


TJDGORN SEION. 


Lloegr, yn Alban, ac yu Iwerddon y dydáiau hyn : cymmerwyd 
.31 o bobl Glasgow yn glaf raewn un dydd, a 30 tranoeth. Bu 
daeargryn arswydus yn Calcibi'ia, yn ddiweddar ; difäwyd eiddo, 
werth railoedd n hunnau; taflwyd tai, yn bendrarawnwgl ; ymrol- 
iw.yd creigiau, yn dibyndobyn ; a Uaddwyd tros 2000 o'r trigolion 
yn y galanastr aruthrol ac ofnadwy. Dirwasgir pobl gan eisiau 
bwyd, ar y cyfaudir; a dyblir y dreth, a enwir “ Incoine Tax , 5 ’ yn 
V deyrnas hon, o herwydd y rhaid cael yn agos i dair mitiwn o 
tnuinau yn ychwaneg y dlwyddyn yraa, na’r un tìaenorol, o hei- 
wydd y liosogwyd nifer y milwyr a’r llyngeswyr mor fawr. 
Anhaw’dd yw dirnad y difrod a wneir ar ddyniou, ac ni ellir dy- 
wedyd pa pryd na pha le y derfydd yr yragyrch rhyfelog presen- 
nol. Hoífem fod gyda y Sair.t, yn Seion ; eithr ewyllys yr Ar- 
glwvdd a wneler ; a thra yr yinddygom yu ol ei ewyllys santaidd 
Ef, bydd i bob peth gydweithio er ein daioni ; canys gwna Efe i 
gynddaredd dyn ei foliannu, trwy agoryd ffordd, i fynedfa yr 
Efengyl dragywyddol, at holl wahanol bobloedd y byd i gyd. 


AMRYWIAETHAU, & c. 

[{Sÿr Níic ítnghofìed Llywyddion anfon eu cyfraniadau at y 
Uymdeithas Ymfudol lìarhaus, a’u cyf'raniadau at y I)eml yn y 
clìwarter hwn, mewn pryd i’w hanfon oddiyma i Lerpwl, EbrilL 
laf, yn gyd-fynedol â’r drefn sefydlog i liyny. 

Derbyniadau o Chwef. 15 hyd Chwef. 22.— Dwyr. Mor- 
.ganwg, £1 19s 6c. 

x\nfoner pob llythyrau, yn cynnwys eircliion a thaliadau, 
i Capl. D. Jones , 14, Castle Street, Merthyr- TydfìL 


CYNNWYSIAD. 


Ymdiliried 

Dammes 

Llenyddiaeth y Llyn Halen 

S y I w ar yr Amrysou Dwyreiniol 

Golysîyddiaeth— Gorllewin Morganwg — Mynwy— Llanelli — Caerfyrddin — 

Sir y Fíiint— Penfro 

Iîed>ddiad Pegethwyr 

Llytliyr oddiwrth Jolin Parry 

Y Sectau yn cael liadguddiadau o’r diwerid 

Gofyniad ac Atehiad 

A i wyddion yr Amserau 

Amrywiaethau &c 


181 

183 

18G 

187 

188 
190 

192 

193 

194 

193 

I9G 


MERTHYR-TYDFIL : 

, JRURAFI WYD A CHYHOGUDWTD C.A.W l) JONBS. 11 CAS7.LE SlREBT 


UDGORN SEION, 

K EU 

#cmi v &atnt. 


Rhif. 13.] EBRILL 8, 1854. [Cyf. VII. 


DYWEDYD YN DDRWG. 

r, ,'.N Y LLYWYDD S. W. RTCHARDS. 

Daeth yr arferiad o ddy wedyd yn ddrwg mor gyflFredin, yn 
mhlith agos i bob gradd o ddynion, ac mor gydwauedig a phob 
ystod mewn bywyd, fel na ddianc ond ychydig rhag yr euog- 
rwydd sydd yn canlyn y fatli arferiad. Dichon i’r drwg a 
■wneir gan y cyfryw ag a ymhyfrydant yn y drygioni atgasaf 
hwn, ymddangos i rai megys gwegi; eithr nis gall felly, ond i’r 
rhai ag ydynt wedi ymgynnefino ag ef, fel nad allant 
ganfod ei dueddiad dinystriol. Efallai na chyflawnir un- 
rhyw becliod yn fynychach, gan rai a broffesant eu bod yn 
Saìnt, na’r un o ddywedyd yn ddrwg; ymddangosant hydyn liyu 
fel heb eu dysgu am y dyianwad grymns a ellir ei reoli gan y 
tafod, er dedwyddwch neu druenusrwydd dynolryw. Ymddang- 
osant fel pe heb ystyried y bod un gair yn mynych ddistrywio 
yr ymddiried ag y sydd yn rhaid iddo gael teyrnasu yn benaf lle 
bodolo dedwyddwch, ac mai aml j r mae yn cynnyrchu ëangach 
Uiwed, na braidd umhyw weithred ddrwg arall a ellid ei chyf- 
lawni; ni ddysgasant etto wylio ar eu geiriau fel pe byddai 
pob gair yn offeryn bywyd neu angeu— yn fendith neu yn fell- 
dith, i’r rhai hyny a ddeuant o dan ei ddylanwad. 

Mae cyfraitli Duw yn dra rnanwl yn ei gofyniadau ar y pwnc 
hwn, yn gymmaint felly na all na gwrryw na benyw a ymhyf* 
tydo yu y fath ddrygioni gael eu hacliub, am ei fod yn drosedd 
swarthus o’r gyfraith. Darparir swyddog gan gorfforiad yr 
13 [pris ly. 



JJDGORH SEION', 


19 » 


Otfeiriadaeth santaidd, dyledswydd arbenig \ r hwn i’w edrycíi 
na arferir dywedyd yn ddrwg yn rnhlith y Saint, na chwaith 
«y budola yr enllib. n.i’r caledwch sy beunydd yn gyssylltiedig 
a’r arferiad. Byddai i gyfraith yr Offeiriadaeth Santaidd, ond ei 
gweinyddu yn fanwl, wahanu yr un euog o gamwedd mor 
wrtbun oddiwrth gy mdeithas y Saint; a phan weinyddo swydd ■ 
ogion tey'mas Dduw mewn perffeithrwydd ger bron yr Ar- 
glwydd, bydd i'r pechod hwn, a'i holl ganlyniadau drygionus 
beidio yn hollol. Dylai goehel y drwg hwn, fod yn fyfyrdod y 
Saint, yn tuhob sefyllfa hywyd, yn neillduol os yn meddi- 
annu ar sefyllfa amlwg ym mysg y.bobl — neu un lie y dysgwylir 
i’w pob gweitlired a gair f’od yn bortread i’r bobl. Cawsom 
achlysuron i sylv/i ar y pwysigrwydd o hyn, yn neillduol gyda 
Bugeiliaid a Llywyddion a elwiti i ddilyn y naill y llall yn eu 
llafur gweinidogaethol. Dadorchuddir yr egwyddor yn ebrwydd 
pan y byddo i Henuriad, wrtti ddilyn i le un arall, anghym- 
meradwyo ffordd a lly wodraetbyddiaeth gyffredinol ei ragflaen- 
ydd, a gwneyd dinystriad y Uywodraethyddiaeth sydd yn boiìoli 
at ddwyn gorchwylion yn mlaen, yn orchwyl blaenaf, gan eu 
hanghymmeradwyo yn gyhoeddus, a sefydlu cynlluniau new- 
yddion i weithredu yn ol ei olygiadau a’i dueddiadau neillduol 
ei hun. 

Pan gymmerir y duli hwn, gwneir liyny yn gyssylltiedig a 
nodiadau a .chrybwylliadau a dueddont i ddistrywio gwaith a 
dylanwad y rhai a fuont o’r blaen; er y dichon i’w hymdrech- 
iadau fod yn fawr, i’w llafur fod yn ddi ball, ac i’w dybenion 
fod yn bur. yn unol a’r goleuui a’r gwybodaeth a feddianent, a 
chynnnaint felly ysgatfydd ag unrbyw ddyn a allasai eu dilyn. 
Mae Duw yn sier o gyflwyno gwobr gyfiawn ar yr lioll 
fath lafurwyr ffyddiawn. Ban y galwer Henuriad i ddilyn un 
arall, gweddai ei fod yn fyfÿrdod ganddo i warchod tros les a 
dylanwad y brawd liwnw, fel yr ewyllysiai yntau gael gwarch- 
od ei eiddo ei hun dan y cyffelyb amgylchiadau. Ni ddylai un 
dyn dybied, am foment, nad yw y llywodraethyddiaeth a fab- 
wysiadwyd gan arall yn un gyfiawn, vn unig am eì bod yn 
gwahaniaethu oddiwrtli yr un hono a ddewisai ef. Diehon fod 
gwahaniaeth dull i weinyddu ac etto yr oll wedi eu hargymhell 
gan yrun Arglwydd, megys ag y mae amrywiaeth doniautrwy 
yr unrhyw Ysbryd. Hysbysir ni gan yr Apostol, “Y mae 



ÜDGORN SEÍON. 


109 


aimyw weithrediadau, ond yr un yw Duw, yr hwn sydd yn 
gweithredu pob peth yn nihawb.” Yn awr os gwir yw hyn, 
pwy a fedr eistedd raewn barn ar ei frawd, o herwydd fod gan- 
ddo ei fodd neillduol o weithredu, ac anghymraeradwyo hyny, 
iieb ddyfod dan gonderaniad? Gwahaniaetha dynion yn eu 
tueddiadau, tymher, ac ysbryd, a Duwydyw awdwr y gwahan- 
iaetli liwnw; ac nid oes gan neb hawl i ddywedyd yn erbyn ei 
frawd, oblegid i Dduw ei ddonio fel hyn, tra y mae ei ddymun- 
iadau a’i ymdrechiadau i gynnal cyfìawnder yn nghanol dynol- 
ryw, ac adeiladu teyrnas Duw. Er fod yr egwyddor hon yn 
wir, ac yn hanfodol i sylwi arni, nid yw yn ymyraeth mewn nn 
modd gyda'r cyfrifoldeb a orphwys ar bob un i gymmeryd dull 
eyfaddas at gywiro drygau lle bynag y bodoìont; ond nid yw 
dull dyn i gynnyrchu drwg o anghenrheidrwydd, yn herwydd 
ei fod yn gwahaniaethu mewn rhyw bethau oddiwrth ddull un 
arall. 

Pan ddysgo dyn y gwirionedd, bydd iddo wybod, os cymmer 
ef yr hyfdra i ddywedyd yn erbyn ei frawd, yr adfesurir 
yr unrhyw fesur iddo yntau yn ol, os yw Duw yn eirwir. 
Dichon i ddyn wneyd drw'g, a’r weithred hono yn dra chyfyng- 
ol yn ei dylanwad, tra y dichon i arall ddywedyd am y drwg 
hwr.w wrth rai nas gall fod ganddynt reolaeth drosto, a chyn- 
nyrchu cyfanswm o niwed cyhoeddus a phersonol ei natur a 
fyddo braidd yn annherfynol. 

Mae yr amser wedi myned heibio, y dichon i ddynion hawlio 
perthynas gyda phobl Dduw, ac ymhyfrydu yn y fath arferiad 
heb eu dirmygu; a lle gwnelo Dysgawdwyr eu dyledswydd, 
bydd i’r fath bersonau, pa un bynag ai uchel ai isel, ganfod eu 
hunain mewn perygl o gael eu galw i gyfrif, ac, ysgattydd, yr 
ymddygir atynt yn unol a chyfreithiau yr Eglwys; tra y bydd 
i’rjoll ag ydynt wybyddus o’r urdd uwcb, ac o gyfammodau yr 
Oflfeiriadaeth santaidd, deimio gradd o ddigofaint, na ddichon 
ond eu hunain fod yn alluog i’w deimlo. 

Nid oes gan neb yn nheyrnas Dduw hawl i gyhoeddi ac i 
wneyd yn hysbys feiau ereill, ond yn unig i’r rhai sy ganddynt 
hawl i geryddu a chospi y troeseddwyr. Nis gall ond drwg 
darddu o unrhyw ffordd arall, ac ychwanegu drwg at ddrwg sy 
waith yr Un drygionus. Os cenfydd dyn ddrygioni yn ei frawd, 
a chanddo i’w gynghori a’i geryddu, ei ddyledswydd ydyw ym- 



200 


ÍTDGORN SEION 


drechn a allo i ddywygio y brawd hwnw, wrtho ei hunan; os 
na lwydda, yna ei fraint ydyw hysbysu y ffeithiau yn yr achos 
wrth y Dysgawdwr, hawl yr hwn, trn'y rinwedd ei swydd 
ydyw gweled na byddo drygioni yn yr Eglwys, p hwythau 
mewn undeb a allant yradrechu achub y cyndyn; os na allant 
ynghycl lwyddo i droi yr euog oddiwrth ei drosedd, yna gelhr ei 
ei ddwyn ger bron Cynghor yr Eglwys, ac ymddwyn ato yn gyf- 
reithlawn. Hyd na chymmerer y dull hwn. nid oes gan neb hawl 
i gyhoeddi ac i areithio yn erbyn drygioni brawd. Gradd o Dodd- 
ed rhag dynoethiad yw hyn, a drefnodd Duw yn ddoeth i’r oll 
ag ydynt yn ei deyrnas. fel y caíiont gytìcustra i ddiwygio eu 
beiau cyn cael o honynt ddylanwad drwg ar ereill. Pan gen- 
fydd dyn ddrygioni neu gyndynrwydd niewn un nad oes gan- 
ddo allu i'w alw i gyfrif, ei fraint ydyw hysbysu hyny i un 
sy ganddo awdurdod yn yr achos, ac yna bydd ei odreuon ef 
yn lûn, a’r pechod yn gorphwys gyda rhai y sy ganddynt allu 
i’w roddi ymaith, a chan y rh.ai y rhaid gwneyd iawn a’i gwar- 
ed oddiwrth gyfiawnder y gyfraith Rhaid i’r Saint sylwi ar 
yr egwyddorion hyn yn eu holl gwsmeriaeth a’u gilydd, neu ni 
allant byth etifeddu bywydan tragywyddol. 

Gwnaed llawer o gyfnewidiadau yn ddiweddar, a Uawer o 
Henuriaid teithiol sydd yn caeleu gahr. ac a elwir etto, i lenwi 
lleoedd y rìiai a ymfudasant; a dywedem wrth yr oll o’r cyf 
ryw, bendithiwch eich rhatìaenwyr, trwy gynnal eu dylanwad 
yn mlilith y bobl, ac na cheisiwch byth adeiladu eich hunain ar 
ddinystr rhai ereill. Os bendithiodd yr Arglwydd y rhai a 
fuont yn eich rhagtìacnu, rhoddi iddynt galonau y bobl, trwy 
yr hyn y cawsant allu i wneyd daioni, na fyddwch eiddigeddus, 
ac ofni na rydd yr Arglwydd galonau y bobl i chwithau hefyd. 
Os ceisiwch iachawdwriaeth y bobl, a dymuno a’ch holl galon 
wneyd daioni iddynt, rhydd yr Arglwydd i chwi yr oll ag 
ydycli deilwng o hono, a’r oll a alloch ei reoleiddio i’w ogoniant 
Ef. Os na rydd yr Arglwydd i ehwi galonau y Saint am nad 
ydych deilwng o honynt, c ìwi a geisiwch yn ofer am eu cael. 
Ni raidi un dyn fod yn eiddigeddus o’iawdurdod, dylanwad, na 
gallu. Os oes ganddo ry wbeth gwerth ei feddiannu, efe a’i der- 
byniodd oddiwrth Dduw, ac erys gydag ef gyhyd ag y byddo 
deilwng o hono; ond os na bydd. iddo ei anrhydeddu, ymád 
oddiwrtho, ae yntau a gyhoedda ei ffolineb ei hun trwy 



UDGORS SEION. 


20 l 


ddangos ysbryd eiddigeddus am yr hyn y teimla ei fod yu ei 
adael ef. Y dyn hwnw a werthfawroga ei fendithion fel yn 
dyfod oddiwrth ei Dduw, ac a deimla i gydnabod ei law Ef yn 
mhob peth, a ganfyddir bob amser yn lìw^'brau doethineb, a 
hwy ydynt heddwch. Darfydded pob ymddyddanion drwg o 
blith y Saint; V maent yn llygru ymddygiadau a moesau da. 
ac yn distrywio teinüadau da liefyd. Byddwch ofalus am 
ddedwyddwch eich gilydd. carwch eich gilydd, a cheisiwch am 
iachawdwriaí?th pawb; yna cew'ch ymddangos yn waredwyr ar 
Eynydd Seion, i fwynhau gwobr oludog y gwaredigion, a dyf >d 
yn wasanaethwyr eiu Duw t am byth. 


“Y MORMONTAID.” 

“ Mae y bobl resynus hyn yn prysuro o'u gwlad yn heidiau tua 
chymmydogaelb y Llyn Halen. I chwyddo y fyntai, ar yr 28ain 
o’r mis diweddaf, gwelid araryw o’r dref hon yn cychwyu ar 
fwrdd agerddlong i Le’rpwl, gyda bwriad o gyfeirio tua’r Ganaan 
ddychvraraygol y tu draw i’r dwfr.'Yn eu plith yr oedd hen v.raig, 
87 oed, yr hon a broöesai ei hyder cryf o weled ei hen wr (sydd 
wedi ei gladdu er’s blynyddau) ar ol tirio yno,a’i anrhegu â hosan- 
au cynhes, pa rai, er profi gwirionedd ei ffydd, yr oedd hi wedi yra- 
drafferthu i’w gwau, er cynhesu traed un oedd wedi oeri er’s cym- 
maint o amser, Frin y gallwn ganraol ymddygiadau y bobl hyn, 
o herwydd os credant wirionedd eu crefydd, dyleDt, cyn bod yn 
deilwng o Ganaan, yradrechu mwy nag a wnaethant ar ran en 
cyd-ddynion, er eu goleuo ara ddyruuj3oldeb y fangre ddedwydd, 
yn lle troi eu cefnau ar unwaith, a'u gadael mor amddifad yn yr 
hen anialwch. Ow ! Ow ! yr ydym wedi synu drachefn a thra- 
chefn fod neb yn ngwlad oleu yr ysgolion Sabbotliol yn rhoí coel 
i’r fath drwyth o ynfydrwydd anysgrythyrol ! Dengys fod genyra 
waith raawr i’w wneyd etto, i oleuo a sefydlu y wlad yn egwydd- 
orion syml ac anmhrisiadwy gwir Gristionogaeth.” 

Syned a syno, a ammheuodd na aramheued yn hwy,ond cy. 
wilyddied a berthyno, y raae yn rhy wir, fod byd heddyw yn 
aros, mewn gwlad “ Gristionogol !” yn “ Nghymru oleu !” yn Sir 
Aberteifi, îe, yn nhref Aberystwyth, ŵr o Gymro, a feiddiodd 
gyhoeddi y twsw uchod mewn rhyw bapyryn aelwir yn “Wasg,” 



20 2 


TJDGOÎÌN SEIOÎT. 


ei hunan. Mr. Gol., a’i lluniodd, a’i hysgrifenodd, ac a’i cyboedd- 
odd; — drych yw, ynte, yn yr hwn ei gwelir ef o’i goryn i’w sawdh 
ac aroglir arian sawyr anwireddus bwll ei galon erchyll ynddo. 
Myned â hosanau o Sir Aberteifi yn fwriadol i gynhesu traed ei 
gwr oedd wedi marw er’s blynyddau, aie ! A goeliwch chwi, hyd 
y nod eich hunan, Mr. Gol fnd y fenyw hono, na neb o'r Saint 
yn bwriadu dim o’r fath betl»? Os gwnewch, y mae genych gryf- 
ach ffydd, y fath ag yw, nag sydd gan neb o’r Saint ar a wydd- 
om. Os eredwch hyny, paham na chwiliwch i mewn yn fanylach 
i’w daliadau a’u hargyhoeddi, nen gael **ich argyhoeddi, drwy res- 
yrnau argyhoeddiadol a charedig, yn lle cyhoedili y fath fircci b\o 
â’r uchod ? Onid mwyaf eich cywilydd chwi nad arsyhoeddas- 
och hwynt, a hwythau yn gvmmydogion agos i chwi; nid ydych 
chwi yn argyhoeddwr grymus, naill ai o ddiffyg gwirionedd i’w 
hargyhoeddi o hono, neu o ddiffyg y mdrech ynoch chwi. Pa un 
Mr. Gol. ? Mae eich cwynfaniad, druan, yn cyfaddef, fod cryf. 
ach dylanwad gan y Mormoniaid nâ’r eiddych chwi ; ai tybied 
nad cyfystyr hyny a ehvfaddef mai gawddynt hwy y mae mwyaf 
o wirioneddau «rgyhoeddiadol,. a'r eyfartldad uchod o’ch safn 
chwithau, vu profi paham y gwaeddodd y cadno hwnw “ grawn 
surion ! * 

“Ow. ow!’’ Goìygydd Newyddiadur Cymreig yn byw am flyn- 
yddau yn yr un wlad â, îe, ynghano5“ heidiau o Forraoniaid,” ac 
heb ddeall mai anwiredd noeth, disail, a diachlysur iddo a gy- 
hoedda, tra y gwyr pawb ereill fod ei ystori wedi ei chynlluuio 
o ddefnyddiau enllib, ei gwau a’i chordeddu bob edefyn o honi 
o garth garw athrod, — Mr. Gol , y gweudd, a’r “ Wasg’’ o Aber- 
ystwyth yw y gwŷdd a’i gweua. Rhaid ei fod vn baganaidd arw 
os na ŵyr well na hyn ; ac o ganlyniad yn gyfrwng anheilwng i 
gyfarwyddo y “ Wasg,” “ cyfrwng d^sgeidiaeth yr oes.’’ Os 
gvvyr well, yna rhaid ei fod yn gynlluniwr, ysgrifenwr, argraffwr, 
a chyhoeddwr anwiredd gwybodus! Y fod un sill o wirionedd 
yn ystori yr hosanau, beriwn ef na’r hyd i brofi. Y gallai 
efe wybod lryny sydd eglur, o herwydd mai Saint oedd cynnifer 
o’i gymmydogion,? distadlaf o ba rai a brofasent hyny iddo yn 
y fan ; o ganlyniad, y mae ei gyfaddefiad ef ei hun yn ei wneyd 
yn Olygydd celwyddog’ tfordd bynag y troa ; a gwaetlì etto, cel- 
wyddau ar grefydd ei gyramydogion, y petìianwylüf a feddant, yr 
hyn a’i prawf yn amddifad o grefydd ei hunan,er nad faínt e 5 



ÜDGORN SEION. 505 

•rmffro8t o fod yn (( ngwlad oleu yr ysgolion Sabbothol.’’ Os 
dyma’r fatli Olygyddion a droir allan o ysgolion Sabbothol Sir 
Aberteîfí, Duw y gwirienedd a gadwo Lenyddiaeth ein gwlad 
allan o gyrhaedd sawyr andwyol eu hanadl hwynt. Caumoliaeth 
wael yw cyhuddiadau eelwyddog ar grefydd eu cyramydogion, i 
gymmeriad ysgolion Sabbothol ; etto dyma a geir gan eu can- 
rnolwr Golygyddol hwn. Onid gweìl i’r athraw ysgol ei alw yn 
ol i ddysgu yr hen wersi da yn y catechism a ddywed, — “ Na 
ddywed gelwydd yn erbyn dy gymmydog.” 

Beia y Mormoniaid em ymfudo mor fuan; etío ni ddywed pa 
■ẁyd y bu rhai o honynt yn pregethu hyd heolydd a thai Aberys- 
twyth, nad sawl blwyddyn y buont yn yiuladd yn-erbyn ei anwir- 
eddau ef ac ereill, gan gynnyg egwyddorion syml ac entnhrisiad- 
wy gwir Gristionogoeth i’r Gol. hwn a’i gyfeillion; ond tebyg y 
dymunai fod yr hen wreigen S7 mlwydd oed yn aros yn hwy er 
iddo-ef gael testunau ,4 synu drachefn a thrachefn,' 1 wrtli ei ys 
toriau dychymmygol ei hun, pan mai y syndod fyddai at ei ddwlni 
ei hun, pe vr ymholasai hyd y nod â’r “ hen wraig,’’ neu rai n’r 
Saitn, ynghylch beth a gredent ! Ymresyioa hwn fod ymfudiad 
y Saint yn gwrthbron “ gwirionedd eu crefìtdd,” o herwydd, 
ehe fe, “ Os credant wirioneud eu crefydd,” ni ddylent ym- 
'f'udo mor fuan, pan o’r ochr arall y mae eu hymfodiad hwy 
mewíi urfydd dod i’w crefydd, yn ffaitli amlycach nag a ddyry 
unrhyw 'brofleswyr yn y wlad eu bod yn credu gwirionedd eu 
crefydd. Ao fclly, o chwith y gwel efe yma ett«>! Eithr, cyf- 
eddefa ein cyfaill mai gwirionedd yw crefydd y Saint, gwelir, a 
■dymuna ddeall ychwaneg o honi, debygid, ac ar yr un anadl 
geilw hi yn “ dricyth o ynfydrwydd amjsgrythyrol P' Gellid deall 
ei fod ef wedi dysgu digon o’r falh drwyth â hyny eisoes, yn yr 
ysgolion Sabbothol neu le arall, fel na raid i’r Morraoniaid aros 
yna i’w ddysgu ef. Ië, a*r Gol. croeshaeriadol, enilihus a gwyr- 
gam hwu a ddywed, “ Denijys hyn fod genYM waith mawr i’w 
wneyd,” seí y 4 nî' olygyddol, 4 ni y gwir gristionogion !’ A chan 
ddecbreu ar y gwaith mawr, wele ei ergyd cyntaf efallai, sef cy- 
hoeddi fod cymmydoges iddo ef ei hun wedi gwau hosanau yn 
bwrpasol i gynhesu «raed ei gwr yn California, yr hwn oedd wedi 
marw er \s blynyddau yn Ni»hymru1 O! ffei rhag y fath fawr 
w-aith, a’i fawreddog weithiwr, ynghyd ac ar yr hwn a’i gosododd 
•Äf v fath wai-ih, sef tad y celwydd. 



204 


UDGORN SEION. 


“ Gwir Grlstionogaeth” hollol ysgrythyrol a gredir gan y 
“ Mormoniaid, , ’ — eu harweinydd anffaeledig yw Ysbryd Duw, yr 
hwn abrawf wirionedd ein haeriad, i’r neb a ufyddhao i ofynion 
dwyfol ein crefydd, drwy gael ei fedyddio er maddeuEnt, ac efe a 
4derbyn “ ddawn yr Ysbryd Glân, ,, yr hwn a dystia iddo mai 
chwedlau disail yw ystori yr hosanau,” y “ cerdded ar y dwfr,” 
y “ gwyrth y pastwD,” fel y “ brogau a'r pren pwdr,’’ a’r mil ond. 
dd, neu âl ac nn, o ystoriau ereill a gyhoedda Golygyddioo, ac a 
bregetha duwinyddion yr oes am danom ; a deallir yn eglur raai 
o herwydd y fod gan y Saint y “ wir Gristionogaeth, ,> ac y fod y 
gwir yn erbyn y gau ac yn erbyn y byd, y cynhyrfa hen nwyd- 
pob gau grefydd i’w hymladd hi a hen gleddyfau rhydlyd enllib 
ac anwiredd. 


UÜGOHN SEION. 

®>ercn p Ä,aínt. 


DYDD SADWIÎN, EBRILL 1, 18 r> 4 . 

Teyrnas I)duw,— Adeiladu Teyrnas Dduw yw dyledswydd 
flaenaf, benaf, a phwysicaf pob dyn ; liyn a ddylai fod ei brif 
amcan, a dylai wneyd i bab peth a fedda, pob cyfleustra a 
gaiflf, a phob talent o’i eiddo, fod yn wasanaethyddol i hyn. 
“ Eithr yn gyntaf, ceisiwch deyrnas Dduw a’i gyfiawnder ef,” 
oedd dysgeidiaeth ein Harglwydd i’w gyd-oeswyr, a phe sengaì 
yr un traed dwyt’ol ar ororau Cymru yn awr, eredwn mai ei 
floedd gyntaf a íyddai ar bob gradd, ac ar baicb, nad beth en 
proffesiadau, deuwch i mewn i deyrnas Dduw! Mae y pwys- 
igrwydd o fod yn nheyrnas Dduw mor hunan eglur i ni, fel na 
allwn feddwl am ddim i’w gystadlu ag ef. Bod yn ddeiiiaid o 
deyrnas Dduw yw cael bod yn blant i Dduw ; a bod yn blant 
yw bod yn etifeddion i Dduw, a chyd-etifeddion â’n Harglwydd 
Iesu: yr hon etifeddiaeth a gynnwys ynddi bob bendith ys- 
brydol a daearol, presennol a thragywyddol ; îe, can mil mwy 
o bleserau, llaweuydd, cyfiawnder a gogoniant, nag a ddaeth i 



BBÜORN SEION. 


204 ' 

galon âyn erîoed i’w ddyehymmygu ; yr hyn ull a addawa ein 
Harglwydd gyd-etifeddu a’i frodyr fîyddlon o'r un-dad dwyfol.. 
pan sicrha yn ddios, — “ Ä’r holl betiiau hyn a roddir i cliwi yn 
ychwaneg,” O’r ochr arall, mewn gwrthgyferbyniad, gwelir, 
mai eolli pob peth sydd yn werth ei gael, yw peidio dyfod i 
Deyrnas Oduw, a chael, ond yr liyn y byddai yn elw i’w golli. 

Ar yr iawn ystyriaeth o’r pwysigrwydd o adeiladu teyrnas 
Dduw, ymddengys y pwysigrwydd o iawn gytarwyddyd i mewn 
iddi, o herwydd anmbosibl i neb adeiladu teyrnas Dduw tra y 
byddo oddiallan iddi ei hunau ; eithr, gan ein bod yn cyfarctr 
yn fwyaf neillduol ein brodyr a gawsant y fawr fraint fel nin- 
nau, o fod yn ddinasyddion o’r deyruas hon, ni raid ymhelaethu 
wrtliynt hwy ; etto, nid digonol er cyflawni y gorctiymyn 
dwyfol, yw ceisio nes cael y ffonld i luewu. a boddloni ar hyny ; 
eithr dyledus i bob un wedi cael liyuy, y w ceisio adeiladu'’ y 
deyrnas. 

Mae llawer yn ngallu pob aelod i’w wneyd er adeiiadu teyrn- 
as Dduw, a’r prif o’rcyfan yw byw yn ol ei broffes, a mwyn- 
hau cyflawniad o addewidion Duw i’w blant; nad beth arall a 
wna heb wneyd hyn, nid yw yn adeiladu teyrnas Dduw yn 
efleithiol. Gweithredu ei ‘‘ gyfiawuder ef ” yu ainlwg i’r byd 
yw yr efleithiolaf i gael gan ereill wueyd hyny, a cliael dyn i 
fyw yn gyfîawn ac yn dduwiol, yw adeiladu teyrnas Dduw; 
canys, nid yw teyrnas DJuw mewn bwyd a diod, eithr “ cyf- 
iawnder, tangnefedd, a Uawcnydd yn yr Ysbryd Glân.” 

Y ffordd y dylai y rbai a gawsant gyfran o offeiriadaeth y 
Brenin — a anfonwyd yn genadon drosto. ag yr ymddiriedwyd 
iddynt “air y cymmod,” i adeiladu ei (ieyrnas, yw drwy ber- 
swadio ac nid trwy ddychrynu, na gorfodi, eithr drwy berswadio 
deiliaid teyrnas Areh-elyn ein Brenin i adael ei deyrnas efa 
Uiosogi rhifedi deiliaid y teilwng Freniu : i liyn yr anfonwyd 
hwynt, hyn a ddylai fod eu prif orchestwaitli ; er cyflawni hyn 
dylai pob peth fod yn wasanaethyddol. Gan ein bod ni wedì 
dyfod iddi ein hunain, gwyddom y flordd i ereill ddyfod drwy 
yr un drws, gan nad oes ond un drws, ac i allwedd y drws 
hwnw gael ei hymddiried i ni, cofler nad i gadw y drws yn mjhla 
y rhoed ef i ni, ond i’r dyben o’i ooad-gloi mor fynych ag y 
ceir galwad i liyny. Gan fod ystorom ofnadwy ar oddiweddyd 
y rhai sydd oddi allan, a ninnau yn gwybod hyny, gwyliwn na 



206 


ÜTCOBN SEION 


bo iiel> yn eín cyrhaedd a ewyllysia fyned i niewn, pe caffai 
wr yr allwedd i agor y drws iddo. Ein dyledswydd yw 
inyned ar eu hol hwynt, eu chwilio allan, chwilio tai eu cym- 
mydogion, chwilio y trefydd, y wlad, yn nhyllau y ddaear, ac 
ar greigiau a mynyddoedd ein gwlad; helwyr ydym, heliwn 
hwynt o boh plaid a diblaid; ni ddyleiu adael neb yn llonydd; 
cunys, nid oes neb ond nyni a allant eu dwyn i mewn ; o her- 
wydd mai i ni yr ymddiriedwyd yr allwedd, ac o herwydd na 
ŵyr neb fel nyni y pwysigrwydd o’r peth. 

Erodyr Llywyddol! — Cyd-weithwyr yn ngwinllan, a chy'd- 
fllwyr yn myddin yr Iesu ! Ymddeffrown, ac ymegniwn â’n 
holl alluoedd i’r gwaith pwysig o ennill dynion i enlistio o dan 
faner ein Brenin; mae y byd drwyddo oll braidd, yn berwi fel 
crochari, cyfeiliornadau o bob rhyw, fel clindarddach drain, a 
boetha ei ager; gwaed dynion yr hylif, a’r gelyn diafol ei 
hun yn ffaglu o dano! Mae y frwydr fawr olaf yn agoshau, 
yn ol pob argoelion, y mae eiii Breniu ninnau yn galw am 
ddewrion i’r frwydr ysbrydol ; ac iiyderwn na chollir un cyf- 
leusdra. na esgeulusir un ddyledswydd, ac na fydd dim yn oi a 
allwn c-i wneyd er^adeiladu teyrnas Dduw.” 

l’loser mawr yw deall am ymdrechiadau adnewyddol Llyw- 
yddion, ac y fod llwyddiantyn gyferbyniol i’w diwydrwydd; ac 
etto y mae lle ;--oes y mae lle i wneyil ychwaneg, tra y ho un 
oddi fewn ein cyraedd heb gael pob cymiyg, a’i lieuoga am ei 
wrtliod. Hyderwn na foddlona un L’ywydd Cynnadledd ar 
lai na gweled pob canglien mewn iawn reoleiddiad ac nndeb 
ffydd, a sel weledig drwy effeitliiau yn cyd-adeiladu teyrnas 
Dduw yn mliob modd.; na adawant na thref, ardal, ty na 
pherehen enaid heb gynnyg, heb wahoddind, cymhelliad, a thaer 
erfyniad i ddyfod i’w deyrnas Ef. Hyderwn na foddlonir 
ìiwynt ar wneyd yr oll a allant eu liunain, heb gael pob 
swyddog ac aeiod, y blaenaf yn enwedig, i’r un deimlad a sèl 
a hwy eu hunain; heb osod pob un yn y cylch cyfaddasaf i’w 
alluoedd, a rhoi iddo bob manteision a chefnogaeth er gwneyd 
pob daioni sydd ddichonadwy iddo wneyd, a bydd digon o le i 
ychwaneg wedi hyny. Hyderwn y gosodant bob Henuriad ac 
Offeiriad ar waitli i lanw eu cylclioedd ao anrhydeddu eu 
swyddau gwerthfawr. na byddo un a brofítsa y swyddau hyn, 
jnewn un gangen o dan eu gofal yn esgeuluso ei dalent, nac yn 


ÜDGORN 3EION. 


207 

-oaèl y swydd heb ei chyfiawni, oddieithr bod rliyw achosioii 
digonol iddo beidio, ac y mas y cyfryw yn anhawdd eu cael- 
Os gwna Henuriad addasach Athraw; os henaint, amgylcli- 
iadau, neu nad beth a’i hanalluoga i weinyddu fel Henuriad- 
gweinydded yn swydd athraw a bydded dad selog dros, ac 
awyddus i lesoli praidd Duw ; y mae mawr anghen mwy o 
athrawon yn mhob cangen a welsom drwy’r wlad; crefwn 
sylw at hyny, Uanwer y bylchan, Ueihaer y dosparthiadau ac 
ychwaneger cryfhawyr y gliniau gweiniaii! a meddygon y llesg; 
boed digon o rym i gario yr wyn yn mynwes yr eglwys, ac 1 
goleddu y mammogiaid, fel na thristaer Ysbryd Duw o’ch plith 
o’r herwydd. Ni ddylai fod neb o’r Saint heb rliyw athraw 
yn ymweled ag ef neu hi yn wytlmosol, a mynyehach os 
esgeulusant eu dyledswyddau ; onide, gwylier rhag y cyfrifol- 
deb os collir un enaid a allesid ei achub trwy fwy diwydrwydd! 

Annogwn ein brodyr i chwilio oddiamgylcli iddynt, beth yn 
ychwaneg a allant ei wneyd mewn unrhyw fodd er adeiladu 
teyrnas Dduw yn eu plith ; i chwilio am fanau i bregethu ; 
symud brodyr flfyddlon i fyw mewn lle nad oes Saint, ac ym 
eangu ar y ddè a’r aswy gyda sêl deilwng o’u “ Brawd hynaf,” 
bwyd a diod yr hwn oedd gwneuthur ewyllys ei Dad. Yu- 
mhlith pethau ereill, cymhellwn tu sylw at y ffordd oreu i 
ledaenu yr argraffedig air ; taener traetliodau o dŷ i uý ; a 
chymmorer traethodau gyda hwynt lle y pregethant ; canys, 
pregetlia y rhai hyny wedi yr elont hwy ymaith. Effeithiol 
iawn a fyddai cymdeithas draethodau yn mhob cangen, i fod at 
wasanaeth yr aelodau a feddent scl digonol dros deyrnas 
Dduw, i fyned â hwy o dŷ i dŷ, a’u newid ar gylch ; gall y 
chwiorydd ffyddlon wneyd hyn yn gystadl os nad gwell na 
rhai brortyr, ni wrthwynebid hwynt gymmaint gan elynion, 
eithr eu tystiolaeth -sobr a ffyddlon a reddfai ynghàlonau y 
caletaf debygwn, drwy Ysbryd y gwirionedd. Hynaws chwi- 
orydd. a ganiatewch i ni eich gwahodd at y gwaith clodwiw o 
gynnorthwyo eicli gwyr a’ch tadau i achub dynion yn y ffordd 
'hon? Y wobr addawedig mai, “Y rhai a droant lawer i gyf- 
iawnder a ddysgleiriant fel scr y nefoedd mewn gogoniant,” yn 
nghyd a chariad at leshad dynion a’n symbylo ni oll i fîýddloo- 
deb a diwydrwydd yn hyn. 



208 


CJDGORN SEION. 


HANfiS Y MOCWIS. 

H VSBYSI AETH ODDIWRTH YR HENURIAD P. P. PRATT. 

Dinas Ll. H. M. Tachwedd 21 , I8Ô3. 
Mr. Golygydd, — Ar v 13, o’r rnis bwn, daeth i’r ddinas hou, o 
Mexico Newjdd, Senores J»>se Oauiiou Giron, Thotuas Chocon, 
Biciute Charoes ac ereill. 

Mae ganddynt ar werth rai cantoedd o wthbanau gwlau ceu 
u Serapas,'’ rhai o honynt we«ii eu gwneyd gan Indiaid Navijo. 
Fel dangoseg o’r celfyddydau yn rohliih y bobl hynv,ac- feldillad 
o wneuthuriad cartrefol, y roaentyu deiiwng o nodded. 

Mae ganddynt nifer o geffylau a roulod ar werth hefyd. 

Cyromerasant ystafell yn yr 2il. Warchodfa. 

Buont bedwar dydd ar ddeg ar hngain ar y daith, a gyöawn- 
asent ar rai gweithiau roewn un dydd ar byrotheg. 

Preswyliaut roewn tref leehan oddeuta 50 milltir i’r gogledd neu 
ogledd-orllewin i Sante Fe, ar ffrwd a elwir y Chama, un deyrn- 
gedol i’r afon Rio Grande dei Norte. 

Teithiasant yn ogledd-orllewinol o’u tref, croesasant yr afon St. 
John, teyrngedol i Colorado, yr hon a nyfyd yn y roynyddoedd 
sydd ogledd-orilewin i Sante Fe ; a dilynasant ffordd deheuor- 
llewinol, gan fy ned i’r Colorado islaw ceg afon Grande. Yr 
oedd yr afon, yn y lle y croesasant hi, oddeutu maint yr 
íorddonen jíyferbyn a’n dinas ni. 

Ar y deheu i’r Ifordd hon y mae gwlad y Navijos; ac yn rahell- 
ach i lawr, ar yr un ochr, y mae pentrefydd y Moquis, wedi eu 
hadeiladu o adohies. Y roaent yn saith eu nifer; y benaf o hon 
ynt a elwii* < >riba. 

Mae gwlad y Navijos a'r Moquis yn dir teg da,. coediog, o 
hinsawdd fwynaidd, heh neroawr auaf, yn gytiawn o borfeydd, ac 
yn cynnyrchu nifer faivr o wartheg, ceffylau, roûlod, defaid, 
gwenith, gweni’h yr India, peatys, a roehvn &c. &. c. 

Dwfrheir y wlad ar yr ociir ogleddol i afon St.. John yn dda, 
gan ffrydiau teyrngedol yr aí'on liono, v rhai a gwympant iddi o’r 
Gogledd, yn roysg y rhai y ruae el Rio de los Peadras, (Afon 
o Gerryg) el Rio de los Piuos, (Afon o Binwydd) el Rio 
Floredo, (Afon o íiodau) el Rio de los Anemos, (Afon o Ysbryd- 
ion) Rio de ln Plata, (Afon o ariau) yti cyfartalu maint Afon 
Provü yn Nyffryn Ulah , a niferoedd o ffrydiau llai. 



tJDGOHN SEÎON. 


209 


Wedi croesi St. John, parhäodd eu ffordd yn orllewinol ychydig 
'i'r gogledd, gan groesi yr holl ffrydiau yna. Mae y wlad yn dra 
cìiymbwys at amaethyddiaeth ; ceir digonedd o danwydd yn 
mhob man, ac mewn rhai lleoedd goed Pinwydd da ; eithr uwch- 
la w y cyfan y mae yn gyflawn o borfeydd teg, a’u pellter mwyaf 
heh ddwfr yn ddeunaw milltir. 

Croesasant yr Aí'on Grande ychydig islaw yr afon Dolores ; 
yna daethaut tros wastadedd diwerth oddeutu 25 milltir, i’r afon 
Greeu, yr hon a groesasant ychydig islaw ceg yr afon White, ac 
uwchlaw y San Raphael ; yr oedd yr afonydd Grande a’r Green 
oddeutu hyd hauner ochrau eu hanifeiliaid. Mae dyffryn 
teg ar y pwynt hwnw i afon Green, oddeutu deg neu ddeuddeg 
îuiiltir ei hyd, gyda thir da, ac wedi ei derfynu gan gorsydd i fyny 
ac i lawr. 

Oddiwrth y flrwd hon ar afon Green, daethant tros fwrdd dir- 
oedd o gymmeriad diwerth, nes taraw wrth afon White, ffrydlif o 
faint y Cottonwood fawr, yr hon sydd yn mlaen ar yr ochr arall 
i’r mynyddoedd o Spanish Fork. Gan ganlyn i fyny afon White, 
croesasant y mynydd mewn niynedfa dda, a daethant i lawr y 
Spanish Fork i Ddyffryn Utah. 

Mae yr holl ffordd wedi ei diwallu yn gyflawn a dwfr a phorfs 
mewn pellderau cyfaddas ; ac uid oes gan y dyffrynoedd ond 
ychydig eira neu oerni y gauaf. Dywedír fod gwiawogydd y 
wlad Navijo, ac ar y St. Johu a’i ffrydiau teyrngedol, yn ddigonol 
at eu gwrteitbio heb eu dyfrhau gan ddjnion. 

Y fath yna mewn rhan, yw yr hanes a allasom ei chasglu oddi- 
wrth ymddyddan gyda’r masgnaobwyr a enwyd uchod ; yr hyn 
sydd at eicb gwasanaeth. 

Yn Barchus, 

P. P. Pratt. 


GWEDDI Y FFYDD YN IACIIAU Y CLAF. 

Yr 8íed o’r mis hwn, oddeutu haner y dydd, dygwyddodd fod 
George Davies, plentyn fy chwaer, 4 blwydd ei oedran, yn cyd 
rodio a mi, gan afael yn fyllaw; clafychodd yn ddisymwth, » 
pharhäodd yn glaf iawn hyd chwech o’r gloch y prydnawn. 

Gan fod tiaed bachgen wedi oeri, a’i wefasau wedi duo, tybid 
y buasai farw mewn ycbydig amser : eitbr anfonais am yr Hen 



210 


ÜDGORN SEION. 


uriaid Griffith Davies, Johu Davies, a WiDiam Morgan,yrhaí s>' 
ddaethant. ae a weinyddiasant arno, trwy ei eneinio ag olew, a 
gweddio trosto dair gwaith ; a daeth y bachgen yn hollol iaeh yn 
y fan. 

Cymnierodd hyn le yn nhỳ Johu Lewis I|hif 43, y Dref New- 
ydd, Penycae, «Mynwy : ac heblaw tad y bachgen, a’r Henuriaid 
crybwylledig, yr oedd yno ddau nad ydyut yn Saint ;.sef, Samuel 
Harries, a Mary Harries. A chan fod byn yn wirionedd, ain y 
ddawn ysbrydol, yr ammheuir gan rai i Dduw ei rlioddi trwy 
Grist i'r Eglwys, yn yr oes hon,dymunwn weled y llineüau hyn 
yn argraffedig yn “ Udgohn Seion/' 

Ydwyf, &c. 

Hanah I.ewis. 


FFRWYTHLONDEB TIR SEION. 

Dyfynwn a «ranlyn o 'v“Deseiet News,” o blith llawer o arddang- 
osiadau o ffrwythlondeb y wlad hono; os yr ym.ddengys i drig- 
olion tir uchel a diffrwyth Gwalia, yn anhygoel, nid llai y ffaith er 
hyny. — “Wyth erw a’r hugain o dir o eiddo W.S. M uir. yn swydd 
Davis, drwy ymdrech pedwar dyn, a gynnyrchodd, yn y tymmor 
diweddaf, 15 tunell o wair; 1500 lbs o wenith; 12 tunell o 5 r d yr 
India; 9001bs o geirch ; a 40 tunell o gloron, heblaw cyfartalwch 
o beets, carrots, mnip, &c. ; 5 tunell o wynwyn a chabage ; 4 
îunell o lîn; 25 tunell o bwmcins squash a melwn ; 25 tunell o 
borthiant heblaw hyny. Dechreuasant lafurio y 4 o Fawrth a 
gorffenasant Tachwedd 9. 

Chwychwi dyddynwyr Cyraru! Pa hyd y gwariwch eich amser 
gwerthfawr i wrteithio a gwneyd daear gynnyrchiol tra y mae 
dyffrynoedd breision drwy y bvd beb drigianydd braidd ? Paham 
j talwch y fath drethi a rbenti pan y gallwch gael, heb arian ac 
heb werth, gymmaint o’r dyffrynoedd breision hyny ag a allwch 
chwi a’ch plant, a phlant eich plant wneyd defnydd o hono ? Pa 
hyd y magwch hiliogaeth o gardotwyr yma, tra y gallwch yno 
fagu meibion a raerched boneddigion? Pa hyd y gwerthwch eich 
hiliogaetb i’r andwyol ddylanwad anfoesol, anwireddus, anghyd- 
ffurfiol, cableddus ac anuwiol s}*dd yma; yn lle myned a hwyut i 
Seion, Ue y gallant d}’fu í’el hblyg wrth ffrydiau dyfroedd ac yra- 
gyfeiîlachu hyd heolydd dinasoedd llonydd, gydag ieuengctyd 


UDGORN SEION. 


2 U' 


mr.esol, geirwir, boneíUìigaidd, gonest a heddjchol? Ië, pa hyd chw. 
fl’ermwyr Cymru y gwnrgryro«ch yn mlodau eich dyddiau. ac y 
gwelir eich plant raenn carpiau er mwyn gwisgo eich gormeswyr 
a’u teuluoedd mewn sfdanau, ac i yru eu cerbydau drosoch ar hyd 
yr heolydd, os naneidiwch i ben y clawdd o*u ffordd ; tra. y gall- 
wch wisgo eich tenluoedd eicli huuain felly, a mwynhau ffrwyth 
eich llafur heb ormesydd yno ? Ac yn olaf, gofynwn i resymoí 
dyddynwyr ein gwladî Pa fodd y gallwch, paham y gwnewch 
lynu wrth hen goel grefyddau a thraddodiadau ein tadau a’u galw 
yn grefydd, hyd nes gwrthod gwir a dwyfol grefydd Iesu Grist yn 
ei grym a’; phurdeb gwreiddiol, yr hon a gymhellwn arnoch er ys 
blynyddau bellach, a clnflawnder ei benditliion tyminorol ac ys- 
brydol gyda hi ? Beth yw’r atteb ? A a*nmhenwch y dystiol. 
aeth am y lle uchod ? Y mae canoedd o hyd y nod Cyniry nn- 
waed a’ch hunain yno yn mwynhau y ffeithiau hyn, ac wedi anfon 
eu tystiolaethau cydgordiol au gwahoddiad i chwithau eu dilvn. 
Yr awydd ddyledus i’ch plant dibynol, ac i achub eich heneidiau 
eich hunain cyn y bo rhy ddiweddar, a’ch gorfodo i dderbyn ben- 
dithion nef a daear a gynnygir i chwi. 


AMIIYWIAETHaU, & c. 

Newydd ddyfod allan o’r wasg, “ Dadl rhicnc/ Bedyddiior ac 
AnffyddiwrŸ ’ Lle y gwelir yr olaf mewn 16 tud. yn dwyn 
Bibl a chrefydd y blaenaf. ac yn gwneyd iddo gyfaddef mai 
lladrad oeddynt iddoef, ac yn cyfnewid enwau a’u gilydd; rhydd 
fwy na gwerth dwy geiniog o ddifyrwcn i’r darllenydd, 
goeliwn ni! 

Hefyd, daeth allan draethawd 8 tud., sef “ Anffyddiaeth 
Sectyddiaeth ile y rìilëir canolfur y gw’ahaniaeth tybiedìg 
rhyngddynt. ac y ceir hwynt yn siglo dwylaw fel dwy chwaer. 
undadol, am ddim ond ceiniog ! ! 

Atebwn ein goliebydd Win. Thomas, Llwyni, r»a fydd 
gan blant rhiaint dwyfol gnawd ac esgyrn, eithr ysbrydion 
megys ag y buom ni oll ; yn eu hail sefyllfa o fodoldeb yr 
ychwauegir atynt gorff o gig, gwaed, ac esgryn ; ac yn eu 
trydydd sefyllfa, trwy adgyfodiad, os i ogoniant, y cant gyrff 
nefol; ac felly yn olynol hyd dragywyddoldeb, neu yrfa per- 
ffeithiad pob bydyssawd, eppiliant eu rhywogaeth, i rodio 
llwybrau eu tadau, i gynnyddu hyd gyflawnder, ac felly i lanw 
yn ddiddiwedd gylchdroadau, heb ddechreu na diwedd, fwy 
na^ v sydd i fodrwy. I ni, hawdd y w amgyffred cynnyddiad hyd 



.212 


OTGOHN SEION. 


gyflawnder y Duwdofl, a chynnyddiad diderfyn hefyd. fwy & 
’orofa mai y byd bach hwn yw y cyntaf i’n Tad nefol ni ei gren 
a’l boblogi? P w y ynte a ddywed mai hwn afydd y diweddaf? 
í )s nade. pahain na ehaniateir mai yr nn fath y gwna bob un ag 
y gwnaêth hwo? Ystyriaethau cywir o’r cwestiynau hyn yn 
íyr, a fuddlona ein cyfaill ond odid. Darlleniad manylach o 
sylwadau O. Pratt yn y Seer, a’i cynnorthwya i ddeall ein gos- 
odiad blaenaf, a’r Llywydd ! ? . Young a eglura ein liolaf, yn ei 
sylwadau ar ‘‘ Natural Pkiloso/ilty ,” yn y Journal of Discourses, 
y rhai a fedda. 

I’eegethws Datvncs — -Mae y gwr hwn. os heb mjbodaeth o 
ddwyíbldeb ei grefydd, yn debyg i’r magien ar glaw r dd, mewn 
ìle ty wyll, yr hwn sydd a chanddo ddigonedd o oleuni at ddang- 
os ei liunan-.ond heb ddim a ddichon ddangos y flfordd a ddylai 
dyn ei rhodio. 


OYLEI'ION A M LYFRtU ODDIWl.TH Y CYNY ADLEDDAU, AM Y 
CHWARTER YN TERTYNU MAWRTH 31, 1S54. 

Sìr Fynwy, £37 2s 0{c; Sir Frycheiniog, £2 1 1 s 8|-C; Gor- 
ìlewin Morganwg, £95 12s 4c; Llanelli, £30 7s llc Caerfyr- 
rldin, £11 5s lc; Sir Aberteifi, £10 7s 9jC; Sir Feirionydd, 
£8 lls ll]c; Sir Fflint, £15 ls OcJ ; Dyffryn Conwy, 
£4 18s lljc; Sir Ddinbych. £12 19s lýc; Penfro Ogleddol, 
£3 Ss8ic; SirFôn, £12 Os lljc; Cangen Gymreig Liverpool, 
£2 ls9i; Swyddfa Lirerpool, 3s 94c ; Dwyreiniol Morganwg, 
£94 l3s OjC. — Mae y rhifyn liwn yn rjynnwyscdig yn yr tichod. 

Derbyniad.au am Lyfrau o Fawrth 22 htd 31. — Dwyr- 
einiol Morganwg, £1 1 ls 6c; Sir Fôn, (gan J. W.) lOs ; Pen- 
fro Ogleddol, £1 OslOc; Brycheiniog. £1 ; Sir Ddinbych, £1 ; 
Sir Fíìint, £2 3s. 

•rjÿ- Crefwn sylw at y Dyled ant lyfrau, ger eich gwydd yrt 
y rhifyu liwn, yn enwedig y Cynnadleddau liyny na thalasant 
ddimeu yn y chwarter diweddaf ! ! ! 

Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eircliion a tlialiadau, 
i Capt. D. Jones, 14, Castle Slreet, Merthyr-Tydfil. 


C Y N N W Y S I A D. 


Tìywerlyd yn Ddrwg 197 

Y Mormoniaid” c . *20l 

gyddiaeih — Teyrnas Dduw 204 

Haties y Mocwis .... 208 

«íweddi y ffycld yn iaclian y claf 209 

Ffrwytlilonrieh lir Seion 510 

A uirywiaethau, &c 21! 


MERTHYR-TYDFIL: 

äBORAPFWTD A. CHYHOEDDWTD UAil D - J ONBS, 14 Cd STL E S T R E&T, 



ÜDGORN SEION, 

NBlf 

<#a rn k o#>aínt. 


Ruif. 14.] EBRILL 15, 1854. [Cyf. VII. 


ABERTHIAD. 

GAN Y LLYWYUD BRIGHAM YOCNG. 

Yn awr, cliwi Ilenuriaid, y rhai ydych yu deall egwyddorion 
teyrnas Duw, pa betli na roddech, na wnelech, neu na aberthech, 
at gyncorthwyo mewn adeiladu i fyny ei deyrnas Ef ar y 
ddaear?— Ebe un, “Myfi a wnawn un peth yn fy ngallu, un- 
rhyw heth y cynnorthwyo yr Arglwydd íi i’w wneyd, at 
adeiladu i fynj r ei deyrnas.” Ebe arall, “Myfi a aberthwn fy 
holl eiddo.” — Rhyfeddol yn wir! Oni wyddoch fod y meddiant 
ar eich eiddo fel cysgod, neu fel gwlith y boreu o flaen haul y 
nawnddydd, na ddichon i chwi gael sicrwydd o’i reoli am un 
foinenti Llaw anweledig Rhagluniaeth sydd yn ei reoli. Yn 
fyr, pa beth nad abertheeh? Mae y Saint yn aberthu pob 
peth; ond a siarad yn fanwl, nid oes Aberthiad yn ei gylch. 
I’e y rlioddecli geiniog am filiwn o aur ! Llonaid llmn o brìdd arn 
blaned! Tyddyn amserol, wedi ei dreulio ymaith, am un gogon- 
eddus, a wna fodoli, aros, a pharhau i gynnyddu trwy holl 
drágywyddoideb nad yw hyfe i ddiweddu, y fath aberth a 
fyddai hyny bid sicr ! 

Llawer, yn ddiammheu, a’i hystyrient yn aberth mawr i gael 
eu galw i fyued ar gennadaeth tros ychydig flynyddoedd: i 
adael gwraig, plant, cyfeillion cartrefi cysurus, ac i deithio ef- 
allai ar eu traed, i ymdrafod a thymhestloedd ar y môr, i fod 
mewn perygl yn mhlith dirmygwyr ar dir, ac i gael eu cashau 
g-au hawb. Gwir ydyw y gallwn ystyried hyn yn aberthiad 
II [i-ris 1 y. 



214 


UDGORN SEIOÍÎ. 


ma\rr; ac etto gwna dynion hyn oll ac ychwaneg — perygìànfc- 
eu bywydau ar eu hantur i gael aur, ac i ddilyn hndoliaeth 
pleser. Ac oni ddylai Saint y Goruchaf I)duvr foft yn fwy 
ewyllysgar, ac yn fwy awyddus- i ddwyn yn mlaen achos eu 
santaidd grefyild, gan gyssegru eu hunain, eu dylanwad, eu 
heiddo, ac, os anghenrheidiol, eu bodolaeth, nag ymgyflwyuwyr 
ffurf, diofrydwyr pleser, y rhai na ymgeisiant ond yn unig am 
fwynhad anianol, acam wrthrychau amserol, megys ennill a dyr- 
chafiad bydol? Yn wir meddaf i chwi, os nad ydycli, neuos oes 
genych ysbryd i ymgais ar ol gwagedd pendrôedig, gwag, ac 
ynfyd y byd, pethau na pherthynant ond yn unig er boddhau 
teimladau presennol, nwydau, a dymuniadau hunanol, ac heb 
genych ysbryd gweddi a deisyfiadau, fel na allwch ac nad 
ydydi yn teimlo i arfer ymgais uwchlaw yr oll yn acbos y 
gwirionedd, fy nglnnghor a’m hannogiad i bawb o’r cyfryw, 
yw iddyntfynedyn uniongyrchol i fwn-gloddiau euraidd Califor- 
uia, ac ymgais am aur: canys, bid sicr i chwi, y bydd i gym- 
maint ag y sydd ganddynt yr ysbryd hwn, redeg fel y paro neu. 
yr arclio eu teimladau anghyfiawn. Ië! Ewch i ardaloedd yr 
aur, a pheidiwch a dyfod i geisio fy rghynglior i yn ei gylch, 
pa un a ydw'yf foddlon i chwi fyned a’i peidio, oblegid vr wyf 
fi, nid ynunig yn foddlon i chwi ymadael, ond yn awyddus am 
i chwi wneyd gan gynted ag y byddo modd. 

Os nad ydych yn caru Duw, a’i achos Ef, yn well na phob 
peth arall, os na allwch. gyda chalon ddaionus ac a llaw 
ewyllysgar, ei adeiladu i fyny ar y ddaear; os na edifarhewch 
am eich fioledd, a cliael Ysbryd y gwirionedd ynoch, fel ag i’w 
garu, a theimlo yn ewyilysgar i aberthu yr oll er ei fwyn, nis 
gallwch adeiladu i fyny teyrnas Duw. 


CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

Dídd Sul, Mawrth 26din., 1854, Ileg or glocli, yn y boreu,. 
llanwyd Neuadd y Saint, yn Merthyr, gan bobl awyddus arn 
wrandaw geiriau y bywyd: tragy wyddol : a gwedi dechreu y cyf. 
farfod fel arferol, dywedodd, 

Y Llywydd Jones. — Cariad plentyn Duw sydd ddiond; ai 
llawenydd, heb dristwch i’w ddilyn, yw llawenydd yn yr Ysbryd 


UDT50RN SEION. 


215 


€lâD, Mae eìn goleuni yn llewyrchu yn gyfatebol i’n ffyddlon 
deb : gwella eì hun a wna dyn, wrth fyio ei grefydd, yn fwy nag 
y dichon iddo byth wella neb arall , a mwy niwed iddo ei hun 
nag i neb araîl, a wna dyn wrth anu fy ddhau i Grefydd Iesu 
Grist. 

Peth poblogaidd iawn ydyw crefydd yn ein gwlad ; o gan- 
lyniad, y rhai sydd a mwyaf o grefydd ganddynt a ddylent 
fod yn fwyaf poblogaidd. Er anaraled ein rhifedi, ni wna hyny 
hir wahaniaeth, oblegid fod ynom ddefnydd a all ennill poblog 
rwydd. Gan y rhai sydd yn cydyinffurfio a chrefydd Iesu Grist, 
y mae y grefydd oreu ; a hono yw yr unig un a all ennill gwir 
boblogrwydd, o herwydd ei defnyddiau at wueyd hyny. Mor 
anmhosibl yw i grefyddau dirym a di sylwedd ennill pobiog- 
rwydd parhaus, ag ydyw iddynt wneyd diddymdra yn sylwedd^ 
Nid i gydymffurfio a chrefydd o gynlluniad cyfeisteddfod gweini- 
dogion y daethom yma heddyw ; eithr i gydymffurfio a’r un gref- 
ydd ddigyfnewid a osododá Crist. Pawb a dybiant eu crefydd 
yn rhodd werthfawr a gawsant gan eo duw hwynt; a’r Saintgan 
ystyried hyn, a ddaeGiant yma heddyw i amlygu eu boddlon 
rwydd i werthfawrogi, ac i ddal achynnal y rhoddion gwerthfawr 
a roddodd Duw y nefoedd i ddynion; sef, yn gyntaf Apostolion, 
yn ail prophwydi, a bugeiliaid, ac athrawon. Nid y pabellau 
pridd a ystyriant, yn rhoddion, eithr y trysor a gynnwysant . 
yna, priodol yw dweyd i Dduw roddi yr apostoliaeth, y hrophwyd- 
oliaeth, y fugeiliaeth, a’r athrawiaeth, yn rboddion er perffeitliio 
y Saint i waith y weinidogaeth, ac er adeilad corff, neu Egiwys 
Crist. Pa fodd y gallwn gynnwys vr Apostoliaeth, y brophwyd 
oliaeth, a’r holl roddion ardderchog hyn, heb lestri pridd ? Os 
dywedir fod apostolion a phrophwydi wedi darfod, dywedir felly 
fod yr apostoliaeth, y bropbwydoliaeth. a pherffeithiad y Saint, 
ynghydag adeilad eorff Crist wedi darfod hefyd. 

Ein braint yw cael dangos, yma heddy w, ein cydymffurfiad a’n 
crefydd, trwy i ni ymgyfaramodi i ddal i fyny,neui gynnal a 
pharchu y llestri o herwydd eu bod yn cynnwys y rhoddion go 
goneddus hyn. Y rhoddion a’r trysorau, yn yr Eglwys hon, 
ydynt annhraethadwy ; y fath Eglwys gyfoethog a llawn o 
roddion sy genym! Ni chaniata amser i mi enwi yr oll o’r gwa- 
hanol swyddau a’r corwmau sydd ynddi, ar hyn o bryd : eithr 
•ynnygiaf y bod i ni arwyddo ein penderfyniad i gynnal trwy ein 



216 


ÜbOOÉH SEIOE. 


gweddiau a’n hymdrecbiadao, y Llywydd Brigham Ŷouûg, a’í 
ddau gynghorwyr. 

Wedi eilio y cynnygiad yna, cynnygiwyd ac eilwyd, yr un 
modd am y Llywydd S. W. Eichards, a’i gynghorydd ; y Llyw- 
yddiaeth Gymreíg, a Liywyddiaeth y gynnadledd hon ; a chod- 
odd y Saint ea dwylaw yn unfrydol. Yna, y Llywydd a ddy- 
wedai, yr ydytn yn dyfod yn nes i dref, yn adeilad corff Crist; 
ac yu awr, deawn hyd at y cangenau trwy ein cynnadledd. 

Y fath yw y cyssylltiad sy rhwng yr aelodau yn Nghorff Cristy 
fel na pherchir, ac na anmberchir unrhy w aelod heb i’r oll deimlo; 
mae gan Dduw gymmaint golwg ar ganghenau bychain yr Eg- 
lwys, ynghyrion unigol y wlad, ag y sy ganddo ar unrhyw ran 
arall o’r corff eglwysig; canys un ydynt i gyd. Fel y ceir 
tùnau, rhai yn llai a rhai yn fwy na'u gilydd yn yr un môr, felly 
v Saint ydynt amryw a lliosog yn yr un môr o gariad, lle y 
nufiaut mewn undeb o)l ynghyd. 

Y cynnrychioliad : — : A. f; Hen. 269; Off. 95; Ath. 100; Dia. 
63; Bed. 50; Ymf. 86,— Cyfanswm, 1796. 

Y Llywydd, a sylwai yn mhellach, — Nid yw yr achos da wedi 
marw, fel y dymunai rhai ; eithr, y mae yn fyw, ac yn llawer 
gwell na dysgwyliad rhaì ag ydynt gyfeillion cywir. Nidych- 
wanegiad nifer yw yr unig lwyddiant a ddymunir, ond hefyd i’r 
Saint fucheddu rnewn rhinwedd a ffyddlondeh, trwy ddwyn 
ffrwyth da, gan berffeithio eu hunain mewn eanleiddrwydd, fel y 
«anfyddir eu bod yn holl wahanol gangenau y tìynnadledd hon. 

Lle y mae llawer o gariad at Dduw, ceir Uawer o gariad at wneyd 
gwaith Duw. Llawen ydwyf, o weled y cangenan yngwinllan 
Crist yn dwvn mwy ffrwyth y chwarler a aeth heibio nac o’r 
biaen; eithr ni erfyuir i’r byd, oddiallan i’r murian, weled tu 
fewD i’r winllan, oddieithr ychydig ar yr ymylon. Ni ddylai un 
gwellhiwr, a swydd ganddo, fod yn segur yn y winllan, am fod 
digonedd o waith i nì oll y tu fewn a’r tu allan i’r muriau. Os 
oes Henuriad neu Offeiriad yn teimlo Uesgedd i weithio tu allan, 
gosoded Uywyddion cangenau hwynt i weithio tu fewn, gyda y 
Saint, fel athrawon, ac na chaniataer i neb fod yn segnr. Dylai eich 
gofal dros y Saint fod gymmaint, a mwy na’r gofal a all fod gen- 
ych tros eich teuluoedd , ac na adawer hwy i newynu o eisiaa 
swycidogion i’w porlhi, nag i syrthio gan eisiau rhai i’w dal i 
fjny, tìweleryma bwysigrwydd swydd athraw, yr hwu sydd » 



ÜDGORN 3E10N. 


217 


^âysgn y Salnt y moid t grefydda yn iaicn, i grefydda g galon, yii 
suliob mèn,vn y dirgel ac yn y cyhoedd, gan roddi ar ddeall idd- 
ynt nad ymddangos yn y eyfarfodydd yn unig yw crefydda, ond 
y dylent Tmwneyd a’u crefydd, fel yn yr ystafell wely, felly hyd 
y nod wrth ymdrin a masgnach; oblegid, rheol i fyw wrthi ydyw 
crefydd. Dylai yr athrawon fod yn ddynion tadol gan gynghori, 
dyddanu, cysuro, a ehodi i fyny anwyiaidd blant y teulu nefol ; 
ac o ganlyniad, gofal Gadol yw eu gofal hwynt, gan arwain y 
SaitH aaewn orefydd. Gwelir wrth yr effeithiau fod prinder ath- 
rawou, gresyn i neb ddigaloni o eisiau dynion digon tadol i 
fyned ar eu hol, a gofalu ara danynt. Gosoder dynion yn eu 
•swyddau, raewn dull y gellir gofyjì i’r naill fod yn gyfrìfol ara 
yraddygiad y llall, fel cyfrifoldeb tad tros ymddygiadau ei blant 
yn y teulu. Dylai pob Dysgawdwr fod yn deall ac yn gwneyd 
«i ddyledswyddau, fel y gallo gyfarwyddo ereill i wneyd yn yr 
sin modd. N4d ydyra yn raeddwl fod dynion yn ddigonol i’r 
gwaith hwn heb fod ganddynt Ysbryd Duw. Gweddier llawer am y 
dylanwad hwn, fel y galler troi pecbadur o gyfeiliorni ei ffordd, 
gwared enaid rhag angau, o chudáio lliaws o bechodau. 

Duw yw awdwr y<;yfan, a chan byny lly wodraelhwr yr oll y 
«ydd; Efe yw awdwr crefydd, a’i Uywodraethwr hefyd. Ni 
wnaeth yr Arglwydd erioed beth anghrefyddol ; pe arogen, 
byddai yn anghrefyddol ei hunj Crefyddol yw pob peth a wDaeth 
Duw; ac © ganlyniad, crefyddol yw poh peth da a wnelom nin- 
«au. Os gwnawn eio holl bethau yn dda, fclodeua ein cangenau 
yn adnewyddol; a thrwy i’r Saint beidio a gwneyd un weithred 
na byddo yn tarddu oddiar grefydd, ceir ffrwythau lawer ar eu 
hol, Yr Arglwydd a'n bendithio*oll,gyda dylanwadau yr Ysbryd 
áGlân, trwy lesu Grist. Araen. 

Trefynwyd, trwy fendithiad, gan yr Henuriad Robert Parry. 

(Tw barliau.) 


CYNNYG I DDEONGLI Y DDAMMEG, 

Yr hGn a ymddangosodd yn rliif. \Zfed o'r Udgokn, tud. 182. 

Mr. Gol., — Wrth ddarllen yr Udgorn gwelais Ddamraeg. Pan 
yn myfyrio ara y ddau fôd gogoneddus, meddyliais am ddyfodiad 
éSy.ctaf Adda ac Efa i'r ddaear hon. Pars yxi myfyrio ar yr vvyì 





ÜDGORK SEION. 


©didog a gynnaliwyd gan fwyn gantorion y goedwig, ar ddyfodíaà 
y ddau fôd dyeithr i‘r baradwys newydd, meddyliais fod yr holl 
greaduri«ìid yn gorfoleddu am fod eu Breuin a’u Brenines wedi 
dyfod atynt i’w llywodraethu. Pan yn myfyrio ar y eiriol wênau, 
a’r coâeidio, a'r cyfammod tragywyádol oedd rhyngddynt, medd- 
yliais aro y briodas nefolaidd a gyssylltodd y gwr â’r wraig. Pan 
yn royfyrio ar y clogwyn iìe tyfai y prer>, meddyliais am y 
gorchyroyn pendant, “ Na fwytewch o hono rhag eich marw." 
Pan yn myfyrio ara y dolefau a’rcwynfan oedd gan y gwr, medd- 
yliais fod Adda yn gweled Efa wedi syTthio, ac iddo fyned o’i fodd 
i lawr ati i’r dyben o’i chyfodi o’r pwU y syrtWoàl hi iddo ; ara 
hyny, Adda a gymmerodd o ífrwyth y pren gwaharddedig, fel y 
gallasai ddyfod rrlan drachefn ag Efa gydag ef. Pan yn uiyf 
yrio am yr afíechyd a’r eryi a ae«t> arnynt hwy a’u hiíiogaeth, o 
herwydd syrtbio i’r môr, roeddyliais am effailh y ewymp ytj. 
ngardd Eden,sef y pechod gwreiddiol, yr hwn sydd wedicyrhaedd 
pob dyn byw. Pan yn myfyrio ar y lygeden o dan y ddysgl ar y 
ford, medŵyliais fod Adda ac Efa wedi eu gosod roewn sefylifa o 
brawf i gadw neu i dori y gorehymyn ; ac nid ya un»g hwy — 
ond fod pawb yn mhob goruchwyliaeth yn rhydd ewyllyswyr i 
dderbyn neu i wrthod cenadwri Duw drwy ei weision ; ain hyny, 
na fydded i neb feio Adda aoi wneuthur fel ag yr oedd ef ys 
«wyllysio, gau i ni ei ddewis yn ben cyfaromodwr. 

Os methais a’i deongli, treied rhywun uallaoeach. 

eiddoíH> yn seschng, 

Pyle. Joh» Buws^ 


Y DYFNDER MAWR. 

Mae y dyfnder mawr yn hardd ; — 
Trwy gruglwyth crombil daear gudd,, 
Yn haea ar haen, trysorau sydd, 

A throstynt wyrùdlas gwrlid crwn, 

A brithion âodau’n brodio bwn : — 

Y cwrel cain, a gemau’n stôr 
A drwsîant lwybrau pysg y môr, 

A rhua T r chwyddfawr dònau ’n grat^ 
Fel llewod ar ysglyfaeth bras, 

Mae y dy fndsE roawr y.n. hacdd - 



cdgorî; -seiou. 


21 « 


'5Iae y dyfnder mawr yn hardd ; — 

Caed dwyfol olud trefniant doelh 
f godi dyn oedd elyn noeth ; — 

A darostyngiad Israel fu 
Yn^odiad i’r cenedloedd lu : — 

Graa Dmv, at ddyn, tramwya ’n swr, 

Ç'el olwyn o fewn olwyn fawr,— 

A nertb y pur wirionedd byw, 

A ddwg wybodaeth lawn am Ddow, 

Mae y dyfnder mawr yn hardd! 

!Mae y drfnder mawT yn hardd ; — 

Pechadur euog heddyw cawn, 

Tact galon friw, yn credu'r lawn ; — 
Ymorfoledda’r nefol rai, 

Mae Dow,yn Nghrist, yn maddeu bai: — 

O entrycb trag’wyddoldeb maith, 

Ceir gwel’d uniondeb dwfn y daith ; — 

Pob cwpan chwerw yn felus fydd, 

A'r dywyllaf nos yo danbaid ddydd, 

Mae y dyfuder taawr yn hardd 1 

Robín Ddu, 'Ecvr£. 

Y GWANWYN. 

Yr haul sydd yn tramwy'n deg olwyn aur fry. 
Ynghansl g'.âs wyẃren ymfrodiog, mewn cnu; 
Trochiouog a rholiog yw’r frigwyn dòn hardd, 

A’r awel rhwug cangau’r coedwigoedd a chwardd : 

Y ffrydiau ymlithrog, sisiaiant trwy'r naint, 

. A siriol, tnewu gwenau anwylaidd, yw’r Saiiít . 

Mae’r gloen byw’n dawusio ar flodau, mew n gwyn, 
A'r adar a gathlant, nes goglais pob bryD; 

Yr wvn baob a branciant, mae'r gwenyn fel clych, 
•Gan fywyd a llondid, holl anian sydd wych ; 

Ond tecach na'r cyfan, yn mawredd eu braint, 

A’r bodau llaweoaf yn natur, yw'r Saint ! 

Roben Dnt, ERíitt. 



22G 


CDGORN SEION. 


UDGORN SEION, 

W'E U 

£eren » gatnt. 


DYDD SADWRN, EBRIDL 15. 1S54. 

Li.f.daeniad achos y Gw.aiiedwr, — Yw prif destun y Sainr. 
»c yn neillduol y swyddwyr drwy Gyraru; pa fodd i’w eangu 
ar y ddê a’r aswy, — i ennitt sylw y gonesteì galon atto, ac i ar- 
gyhoeddi eu cyd-ddynion o’r pwysigrwydd o hono yw yr oll «. 
glywir gan Lywyddion. Cynnadíeddau, mswn Cymmanfaoedd. 
Cynghoran a pliob man ; y mae hyn fel y dylai fod, rhybuddio 
ein cymmydogion yw ein pwysìeeaf waitti, gwerthfawrogrwydd 
eu heneidiau hwy a amlwg weìir yn yr oll a fwynhawn drwy 
ein crefydd. Rirmyged Offeiriaid, gwawdied pregethwyr, a 
chwardded gau-athrawon y bobloedd am ein cyfeiliornadaii 
tybiedig, gwyddom ni— gwyr y nefoedd hefyd y fod genyni 
unig ivir efengyi lësu Grist; tra y mae y newyddiaduron a’r 
pwlpudau yn merwîno clystiau yr oes â ehamgyhuddiadau am 
danom ni a’n crefydd, ymddeffrown ninnau i, fwy diwydrwydd 
i achub ambell i garwyr y gwir fei pentewynion o ganol y 
goelcierth. 

Y peth nesaf i ynífuctieddiad duwiolfrydig y Samî er Uwydd- 
iant yw, “ iawn gyfraniad gair y gwirionedd” drwy ddospartiiu 
pregethwyr i’r lleoedd mwyaf manteisiol i drosglwyddo gair y 
bywyd i’r bobl. Ymwasgarer i blith pob gradd, yn lle bcxi yn 
sengu ar sodlau eu gilydd mewn rtiai manau, tra y mae prinder- 
mewn manau ereill. Ymdreched pob Llywychi am tedaenu 
swyddwyr selogadiwyd liyd eit'.’.af cyffiniau eigylch,îia adawer 
tref na chymmydogaet i, teulu nae enaid heb.gael cynnyg ar 
yr iachawdwriaeth yn Nghrìst, yr hon sydd yn gynwysedig yn 
ein goruchwyliaeth. 

Gan i’r Arglwydd ein gosod yn wyliedydd yn y eyleh byehan 
hwn o’r Dywysogaeth,, a thra y gadawa Ef ni yn y cylch hwn, ein, 
llais a fydd ar ein holl gydwyliedyddion;— -rhybuddier rhybudd- 
ẁr yr oes o fod y cleddyf, y newyn. yr heintiau, y ffrewyU.au, yn 


BDGORN SEION. 


28 ? 

ngliyd ag ysgubellau y Jehofah ar wagàu eiu gwlad o,'ì thrigolioa 
drwy eu hymfudo, naill a’i i Seion waredol, neu i íyd yr ys- 
brydoedd arfrys; r’nybuddier hwynt mai yn Nheyrnas Dduw 
yn unig y ceir bywyd a diogelwch presennol a thragywyddol; 
canys, yr ydym ni yn gwybod hyny, ac yn gwybod mai hon y w 
hi. Cofier fod y gwyliedydd a wêt y cleddyf yn dyfod ac ni 
rybuddia y bobl, yn euog o’u gwaed hwynt, yn oi cyfraith 
Duw. 

Gofidus genym hysbysu fi>d rliai siroedd eyfan yn ein 
gwlad fach ni, megys, Môn a Maesyfed a rhanau mawrion o 
Drefaldwyn, Dinbych, Aberteifi ac Arfon, lieb lais un o weis,- 
ion Duw i’w gly wed braidd yn eu plith ; ond distawrwydd y 
bedd, dan amdo o gaddug ysbrydol, a ordoa eu hardaloedd; 
tra y mae cannoedd o genadon Duw, achubwyr y byd — a gair 
y cymmod, — trysor dwyfol, yn eu llestri pridd, yn bentyrau ar 
eu gilydd braidd mewn ardaloedd ereill, ac yn cwyno eu bod 
heb gyfle i ddefnyddio eu talentau gwerthfawr! Beth medd- 
wch, Frodyr, o’r ffaith o fod dros 300, o bregethwyr yn y Gyn- 
nadledd hon, a’r holl fanau uchod heb neb braidd? Ai cyf- 
iawn hyn at eneidiau ein cyd ddynion? Osnade, gwylier rhag 
y cyfrifoldeb,— taflwn ef oddiar ein ysgwyddau drwy eicli 
gwahodd ac ymbil arnocli dros ein Mheistr trugarog i fyned a 
gair y bywyd i’w plith, gwnawn yr oli a allwn i liwytuso eidì- 
ffordd; y mae gwaith i gael yn yr tioll fanau uchod; îe, y mae 
genym lythyrau yn awr o’n hlaen, ac o hyd yn eu derbyn, yn 
galw am gynnorthwy i wahanol fanau, ac yn cynnyg ffordii o 
fywioliaeth i’r rhai a ânt; rnewn un man dywedir fod 
gwaith yn barod i 30, o bregethwyr y Saint pan y mynant! 
Chwi weision Duw, a gant hwy alw yn ofer? Beth yw yr ateb- 
iad? Cofier y gorphwys y canlyniad ar y rhai a’i haehosodd. 

Mae canmoliaeth fawr yn deilwng i’r brodyr ffyddlon yn 
Sir Fynwy, am eu sêl a’u parodrwydd i waith yr Arglwydd ; 
canys, cynnygiodd tua 35 o lionynt eu hunain yn foddlon i 
fyned i’r manau y gwelai yr Arglwydd yn oreu! Do, dywed- 
asant oll ar y galwad cyntaf, “ Wele fi anfon fi:” yr Arglwydd 
grasol a’u benditliio, îe, efe a’u bendithia ac a ddangosa y gwa- 
haniaeth rhwng y rliai a’i gwasanaethasant ef a’r rhai 
a wasanaethasant eu hunain yn hytrach. Testun llawen- 
ydd mawr fydd y newydd hwn gan drigolion Sir AberteiíL, 



222 


UDGORN SEIOîf. 


CaeTfyrddin, Penfro Ogleddol, y Gogledd & c: yn enwedig gan 
y brodyr sydd yno: darparwch ar eu cyfer ynte, Frodjnr, y mai 
lu yn dyfod atoch ar fyrder; a daw ychwaneg ar eu hol hwy- 
*thau mor gynted ag,y gallwn lwyddo i’w cychwyn. 


TIRIAD YR YMFÜDWYR CYMREIG YN ORLEANS 
iNEWYDD, 

New Orleans, Mawrth 18, 1854. 

Tr HENüRiArB Jones, Jereaiy, a Daniels, — Anwyl Frodyr, 
— Wele fi yn cymmeryd yr adeg bresenol i anfon yr ychydig lin- 
‘«llaa hyn atoch, er rhoddi tipyn o hanes i chwi sut y mae, a snt y 
bu arnora hyd yn hyn. Yr ydym wedi gweled mawr allu Duw 
•gydani, ac yr ydym yn teimlo yn ddiolchgar iawniddoam ei 
ddaioni tuag atom. Mae yn hysbys i chwi ein bod wedi eiû 
rheoleiddio yn Gynnadledd cyn cychwyn o’r Dochs yn Llynlleif- 
iad; ond wedi hyny darfu i ni ddosparthu y Gynnadledd yn 7 
•o Gangenau, a lîy wydd ar bob Cangen, 4 o ba rai oeddynt Gym- 
ry, sef John Davis, William D. Jones, Phillip Sykes, a Thomaa 
C. Martill. Rhanwyd y Cangenau yn Ddosparthîadau, a llywydd 
ar boh Dosparth, a chyfarfod Saint yn mljob Cangen bob nog 
'Fawrth a nos Iau, a gweddi deuluaidd hob noa cyn royned i’r 
•gwely ; ac nifu gweddi yn yr hon ni choflfasom ara danoch chwi 
a’r holl Saint anwyl sydd ar ein hol yn Nghymru. 

Oddeutu 11 ©’r gloch boreu «'ydd Sadwrn, Chwefror 4, daeth yr 
agerfad, a rhoddodd dro oddiamgylch i’r “ Golconda,’’ yr hon oedd 
y pryd hyn yn gorwedd yn yr afon. Yna wedi hwylio yn gysur- 
us am beth amser, cyfododd ychydig o ystorora oddeutu 5 o’r 
'gloch y prvdnawn hwnw, a dechreuodd y Saint yn gyffredin 
fvned yn glaf, ac feliy y parhaodd trwy y nos. Darfu i ni gofio 
am y gorchyrayn boreu dydd Sul, o gadw yn santaidd y dydd 
Sahboth. ond yn wahanol i bobl yn gyffredin, trwy fod y rhan 
fwyaf yn eu gwelyau. Parhaua8om yn glaf hyd nos Lun, ac 
yna gorchyray nwyd i bob Cattgen ^ynnal cyrrddau gweddi ; a 
ohyn lOo’r gloch yr oedd y gw.ynt wedi troi a gostegu, a dyfod 
yn deg o’n plaitì ; a bu llawenydd mawr dranoeth yn mhlith y 
Saint, a phawb yn dweyd yn dda am enw yr Arglwydd. 

Yna hwyüasom yn llwydliaunus iawn hyd nes y cyrhaedda«-. 



UBGORN SEION. 


22$ 


wm y 'Western ìslandSy ar y )4eg o Chwefror, a’r rhan fwyaf yn 
iach. Yna parhausom i hwylio yn mlaen nes dyfod i olwg y 
West Inclia Islands , a chawsom olygfa agos ac ardderchog ar 
Jamaica, ond ni welsom Cuba. 

Ac wedi cyrhaedd hyd yma, dywedaf air wrth y Saint yn 
Nghymru. Yr oeddwn yn bwriadu eich anerch cyn yraadaei, 
ond methaisa chael amser gan amgylchiadau. Yr wyf yn awr yu 
ysgrifenu atoch fy nheimladau. Yr oll ag sydd genyf i ddweyd 
wrtli y Saint ydyw, am iddynt fyw yn dduwiol ; gofalwch na 
fyddoch yn cymmeryd eich ffyrdd eich hunain, ond ufyddheweh 
a pharchwcb drefn a llywodraeth Duw sydd yn eich plith, • 
chynnydded eich ffydd'ach ymddiried yn barhaus yn j brodyr 
hyny sydd yn llywyddu arnoch. 

Yr ydym ni wedi cael cyfarfodydd rhagorol o dda, ac j 
mae Ysbryd Duw yn helaeth iawn yn bresennol gyda ni, ac ná 
ffdymunwn i fod yn mhlith gwell pobl nâ’r rhai hyn sydd ya 
ymfudo. Y maent yn wresog ac yn llawn o’r Ysbryd Glân. 
Wrth ddweyd fel hyn nid wyf yn yetyried fod pawb felly. 
Bydiwch yn awyddns i ddyfod ar ein liol, a meddiannwch am- 
ymedd. Mae digonedd o fwyd da ar y llong yma, ond byddai 
yn ddoeth i bawb ag sydd a meddiaunau ganddynt i ddyfod ag 
ycbydig o flawd a rhyw preserves gyda hwy, hefyd ychydig o gig 
•eidion sych, a ham, & c. 

Y mae rhyw lwyddiant neillduol wedi bod o’n plaid hyd yn 
bresennol. Yr oeddem weithiau yn canfod ambell i long o’n 
blaen trwy y telescope yn y boreu, ac erbyn y nos wedi eu passio 
yn mhell ; wrth hyny yr oeddem yn ystyried fod ein Tad yn ein 
bendithio. Ni ddygwyddodd dim marwolaethau ar ein taith, 
ond un pleutyn bach a anwyd yn Liverpool cyn cychwyn. 
Bu dwy briodas, sef David Davies ag Esther Williams, y ddaa 
o Sir Gaerfyrddin ; a Wm. Gillman, Blaenan, ag Ann Davies, 
Pendeulwyn; ac nid wyf yn meddwl fod mwy o ddyfyrwch 
erioed wedi bod ar fôr nac ar dir mewn priodas o’r blaen, nag 
a fu yn yr olaf, yr hon a gymmerodd le ar yr lleg o’r mia 
hwn. -Aui 9 o’r gloch yr oedd dwy o jlags wedi eu codi i fyny, 
a phawb yn chwilio am eu boxes , i’r dyben o gael allan eu 
gwisgoedd goreu, a chariwyd y briodas yn ml»en yn ol dull yr 
lien Gymry er ys llawer dydd. 

Y ma? yi hen ohwaer, Esther Jones, o Sir Aberleifi, yn fyw 



224 


tTDGORN SEION. 


ac yn iach, ac wrth ei bodd. Mae hi yn awr yn 84 ralwvd.(î 
oed, ac na fydded i neb o’r hen chwiorydd ofni cychwyn tua 
Seion o herwydd y raôr ; yr oedd yr hen chwaer hon yn rhodin 
yn ol ac yn mlaen ar y deck fel pe bae ar a tir, ac y raae hi allan 
heddyw. 

Yr wyf fi am tenlu yn awr, yn terfynu gy’da danfon fy nghar- 
iad attoch chwi a’ch cynghorwyr, ynghyd a'r Llywyddion y Cyn 
nadleddau, Robyn D Iu, Jolin Jones, a Siras, a’r Saint oll trwv 
Gymru, — hefyd raae y brawd R. Morris ac Anna yn dymuno en 
Cofio atocb oll yr un raodil. Nid »yf yn gwybod pa mor fua» 
y cychwynwn i t'y ny i’r afon. 

Ydwyf eich brawd yn yr efengyl, 

W. S. Phillips. 


LLYTHYR O NEW ORLEAMS ODDIWRTH YR HEN 
OLYGYDD. 

New Orleans, Mawrth 18, B854. 

Anwyl Fuawd Jones. — I’um ralynydd yn ol, yr hwn a ysgrif- 
ena atocb chwi yn awr, a ddysgwyliai glywed eich helynt chwi 
thau yr araser hwnw, o’r un lle. Mor rhyfedd yw troion 
ẃagluniaeth, a hy« yd dyn yn y by l. Yr wyf finnan erbyn hyn 
wedi gweled pysgod vn hedfan, a’r byd i gyd yn ddwfr, heblaw 
rhyfeddodau ereill raawr raaint. Yr wyf hefyd wedi dysgu 
mwy o amynedd a phwyll, gobeithiaf, nag a ddysgais er ys 
llawer dydd. Mae y mor vn gallu halliu pawb, a gwyn eu byd 
j rhai a allaut gyrameryd ei halen. Nis gallodd ei glefyd 
effeithio dira arnaf fi, er i mi gael rhan dda o’i drafferthion, o 
herwydd afiechyd (y ngwraig, a gwylliineb fy un feehan. Yr 
ydym yn awr «edi darfod â’r weilgi ; yr afonydd fyddant y nesaf 
i’n treio. Mae hanes byr o’r fordaith yn cael ei ddanfon gan y 
brawd W. S. Phillips, o ganlyniad, ni wnaf fi fanylu ond ychydig 
a’r byny, cawsom fordaith gysurus a llwyddiannus, a’r rban fwy- 
af o’r Saint yn ymddangos wrth eu bodd ac yn lled ddigeintach 
Bu llawer o ddifvrwch o bob raath yn ein plitb ; ond ar yr un 
prvd, nis angbofiwyd gweddio a gwylio, a dyledswyddau crefyddol 
ereill. Cofiasom yn fynych yn ein hymbiliau am y Saint Cym- 
feig a’u llywyddion, a gobeithio y gwrandawir ui ar eu rban. 



■CDûOÄS SElOffi 


32 1 

Cáẁsom îawer o gyfarfuiîydd gwresog iawn ar fwrdd y llong, ac 
Ysbryd Duw yn bwerus yu ein plith, gan achosi llefaru â chanis 
mewn tafodau ; yn gystadl â phrophwydo, &c. Ond dichon na 
thynodd dim fwy o sylw nâ phriodas a gymmerodd le rhwng \V a 
Gillman o’r Blaenau, ag Ann David, Pendeulwyn j ai y lOfed * 
Fawrth. 

Caf yn awr ddweyd gaìr wrth ymfudwyr dyfodol, yn ol fy 
iigwybodaeth a’ra profiad fy hun. Mae yn anhawdd i bawb 
ddweyd yr un peth, ac i gytuno ynghylch yr hyn sydd ereu : ond 
gall paẃb gynnyg eu bam, a gadael i efeill ddewia. Yn y 11© 
cyntaf, doeth a fyddai parotoi persli, sych, ynghyd â lysiau ereill, 
at wneyd cawl blasus ar y môr, ac ar y gwastadeddj hefyd 
ychydig o ymenyn, stiet, pubyr, halen, currants , raisms , jarn, 
piclcles , ginger , nutmegs, bara da am wytbnos, (i’w gadw yn sych 
dan y gwely), hams , bara ceirch, ysgadan, pytatws am y daith, 
senna, caster oil, &c. Gelliígwneyd digon o sycan neu uwd o’r 
blawd ceirch a geir ar y Uong, os bydd gogr i’w gael ; gwna 
íinegr ei suro, hyd nes y ceir tywydd twynon i wneyd hyny. 

Da fyddai prynu over shoes gutta percha i wisgo y diwrnodaa 
cyntaf ar y llong, gan ei hod yn lled wlyh ac oer ; ond bydd raid 
fiu rhoi beibio yn fuan, gan y gwresoga y tywydd yn barhaus., 
Nid doeth yw gwerthu llestri haiarn da yn Nghymru, gan r 
byddant yu well nâ thin ar y mòr, yn ueillduol tin Liverpool; & 
byddai cwpanau priddion yn ddymunol iawn i’r cleifion, ond 
gofalu eu dodi mewn lle na thoront. Maeyn ofynol sicrhau pob 
pe'th, rhag eu tori gan ysgydwad y llong; ac os cymmerir cyng- 
hor yn awr, ni fydd achos dysgu trwy brofiad. Mae yn rhaid 
hefyd gwylio ychydig yn fwy nâ gweddio ar y llong, gan fod 
llawer, nad ydynt Saint, yn gwneyd camsyniadau gwirfoddol. 

Mae yn ofynol i’r ymfudwyr gael blycbau o goed sychion, 
wedi eu gwneyd yn mlaenllaw, a gofalu fod pob peth a osodant 
ynddynt yn eithaf sycb hefyd ; canys gwelais lawer o bethau yn 
llwydo yn druenus yn y hlychau ar y mòr, yn enwedig esgidiaa 
a chotiau melfed ; carpet bag , yw y peth goreu i gario esgidiau 
dros y mor, os caiff ei gadw mewn lle sych wrth y gwely: Man- 
teisiol iawn yw fod mwrthwyl a hoelion wrth law, ynghyd â 
gimblets , fyc. Da yw cylcháu haiarn ar ymyl cloriau y blychaa. 

Mae y dwfr yn dal yn bur yr boll ffordd, oddieithr fod ychydig 
o llas V cashs arno; gellir ty-ou hyny ymaith trwy ddefnyddio 



226 


ÜDGORN SEION. 


blawd caircli yn y cwpan. Nid da yfed gcrmnd o loewon sycan, 
am ei fod yn rhy sur i’r cylla Yr oedd pob bwyd a gawsom ni 
ar y mor, yn gystadl hwyd ag a ellid ei gael, serch fod ambell un 
yn barod i achwyn a hyny yn anghyfiawu. 

Terfynaf yn awr, gan ddanfnn fy nytminiadau goreu atnch 
chwi, y brodyr Jeremy a Daniels, Llywyddion y Cyunadleddau, 
y brodyr Parry, Simms, a Thos. Harries; ynghyd â phawb a 
ddymunant fy nghofion atynt. Gweddiaf ar i Dduw eich ben 
dithio ol), fel y llwyddo eich llafur, ac y derbynioch wobr fawr 
pan orplienoch eich gorchwyüon. Dysgwyliaf lawer etto i’n 
canlyn o Gymru, a goreu po gyntaf y deuwch oll Yr wyf yn 
awyddus i glywed eich helyut oll ; ac am iiyn, gobeithiaf gìywed 
oddiwrthych yn St. Lonis. Gweddiwch chwitbau drosom ninnau 
ar gyrhaedd pen ein taith yn ddiangol. Cawsom ein bendithio 
yn rhyfedd hyd yma; ac y mae pawb yr awr hon yn fyw ac vn 
iach ac am hyny diolchwn i Dduw. Bellach, ffarwel, a Duw a’ch 
feendithio chwi a ninuau yn enw Crist, Ameu, 

Eich brawd yn yr efengyl 

John Datis. 


CYMMANFA BHYCHEINIOG. 

Ctnnaliwyd Cymmanfa y Gyimadledd hon yn y Waenhelyg- 
en, ar yr 2il o Ebrill. Cafwyd y cynnrychioliad fel y canlyn ; 
—7 o Gangenau; 27 o Henuriaid; 8o Offeiriaid; 6 o Athraw- 
on ; 1 1 o Ddiaconiaid ; 9 wedi eu bedyddio ; a’r cyfanswm yn 
1 54. Cafwyd addysgiadau a chynghorion buddiol a llesol iawn 
yn ystod y dydd, gan ein parclius Eywyddiou Jones, Jeremy, a 
Daniels. Yr oedd Ysbryd yr Arglwydd yn dywalltedig yn 
heiaeth ar y gynnulleidfa, hyd nes y mae yr oll yn penderfynu. 
treblu eu diwydrwydd yn ngwaith yr Arglwydd o hyn allart. 

T. Mop.gan. 


GWETH-BROFIAD CAMGYHUDDIAD. 
Darllenwn yn y “Swansea Herald,” dyddiedig Mawrth 29,— 
“ Fod pobl Aberdâr yn rhyfeddu o herwydd amgylchiad a 
gtmmerodd le yn ddìweddar— y Parch. Mr. Jones, mwy adna- 
feyddus wrth yr enw ‘ Jones, Llangollen,’ wedi ei drochi gan un 



tDGOEN BEIO». 


îar 

o ‘ Apostolion Saint y Dyddiau Diweddaf.’ Beth uesaf?” ebe yr 
hanesydd. 

Atebwn ninnau mai anwiredd trwyadl— hollol ddisail, diach- 
lysur, na dim hyd y nod esgus iddo, ond malais drygionus a 
barodd i neb gredu na chyhoeddi y fath beth. Dyna y “ peth 
nesaf” i’r gwir Mr Hanesydd, nad pwy ydych. Beiddiwn un 
dyn i brofi y fod “ Mr. Jones Llangollen” wedi ei droebi gan 
“ Apostol,” na chan neb arall o’r Saint; nis gellir gwneyd hyny, 
ac achos da paliam, o herwydd na fedyddiwyd mo hono; a gellir 
rhoddi profion eglurhaol o hyn os oes ychwaneg yn eisieu, i’r 
sawl a alwo arnom ! ie, nid yn unig profion na fedyddiasom ni 
ef, ond profion digonol na fedyddiodd neb arall ef ; ac os gwir 
yr oU a sicrheir i ni,rhaid mai y rhai addylasent fod yn gyfeillion 
crefyddol goreu iddo — y rhai a wasanaethodd ffyddlonaf, a ddy- 
feisiasant yr ystori hon arno i ddybenion drwg. Be gwnaethai efe 
ein cynghor ni cymmerasai ei fedyddio er ys blynyddau, neu 
pe gwybuasai yr hyn oedd oreu er ei les; eithr gan na fedydd- 
iwyd ef, a nì yn gwybod hyny, teilwng yw i hyd y nod y Uien- 
allioyr gael deall y gwir, nad pa un a’u boddia ai ni wna; o 
leiaf, cyfarwydda hyny hwy i dadogi fiaeleddau tybiedig eu 
brodyr i anallu eu crefydd eu hunaÌD. Os gaUant brofi anonest- 
rtcydd bwriacìol mewn dim a wnaeth eu hen was, yr hwn a fu 
ffyddlon i’w hachos hyd ei angeu braidd ;: yr ydym ni yn hoUol 
anwybodus o hyny; a’r rhai a ymbleserant yn gwarthruddo ei 
gymmeriad o dan yr amgylchiadau presennol, a brofant i ni 
nad oes ganddynt nemawr barch i’w cymmeriadau eu hunain ; 
cany s y ffaeledd gwaelaf a allant ei WDeyd y n ngolwg dynion cali ^ 
yw beio crefydd pobl ereill am feiau eu brodyr eu hunain. 


DYGWYDDIAD HYNOD. 

Bo i geffyl gwr cyfrifol yn Kendl, Sir Fynwy, fyned yn glâf a. 
marw ; ac yn mhe» ychydig ddyddiau aeth caseg o’i eiddo yn 
glâf. Pan welodd y dyn ei gaseg yn ymgrynu ar lawr yr’yetabl, 
dechreuodd ddywedyd. “ O Arglwydd, pa betb a gefaist i’m her- 
byn, yn achos i ti ladd fy anifeiliaid fel hyn Z Ni wn i am ddim, 
oddigerth i mi adael i’r Saint yna lettya yn fy nbŷ; ac og hyn. 
yna y w yr achos, myfi a'u banfonaf allan o’m tŷ nos efory.’’ Ac 
ar derfyn ei weddi, ebe e/e, neidiodd y gaseg yn iach ar ei- 



2ÎÍ 'CTDGOÈN SEICm, 

tliraod'. Bu v dynan yn ffyddlawn i gyflawui ei adduned, a c r naf. 
fodd y sainl fyned tros y drws, er y talent yn onest am eu lletty. 

Atgraffwyd atul i ohwedl yn y Cronicl Ceunadol, al ddangos 
atawr dywyliwch paganiaid Affrica, er y cynnwysent arddaugosiad 
o gryfach synwyr nag eiddo pagan sectyddol Rendll 


AMRYWIAÈTHAU, dcc. 

“Yr Hen GrSfvdd Newyod.”— Y mae y traethawd def- 
ayddiol hwn, a’r ddymtlniad Uaweroedd drwy Dde a Gwynedd, 
yn y Wasg, a daw- yr ail Argraffiad allan yn fuan, am chwe 
cheiniog. Mae cannoedd o dystion o blaid y daioni a gawsent 
drwy y traethawd bychan itwn, a gweddiwn a’r i Y'sbryd y 
gwirionedd a draetha ei feuditliio i fileedd. 


1)eRbyniadaẅ am Lyfrad o Ebrill 1, hyd Y 12, — Dwyr. 
Morgatiwg, £3; Mynwy, ífi. 

Anfoner enwau cangenau ynghyd ag enwau Trysor- 
wyr ar gyfer y swmiau a gyfrenir a-t y Gymdeitlias Y’mfudol 
Barhaus! Nac esgeuluser os gwelwch yn dda! 

ggjl" Hir ddysgwyliasom am ddangosiad gan bob Llywydd 
Cangen o werth y liyfrau a’r law, a’r dyledion os oes rhai, yr 
hyn a ddylem ni fel y dylai pob Llywydd Cynnadiedd gael hob 
ehwarter! Frodyr, Wac esgeuluser y rheol bendant hon yn 
hwy, eithr ymdrecher talu yr hen ddyledion yu ile myned i 
fwy fwy o ddyled. 

Dygwyddodd câmsyniad yn ein riiifyn blaenorol, drwy 
hysbysu fod “tad y plentyn,” a iachawyd yn Pen y Cae, 
yn bresüimoì, a galwn hyny yn ol. 


cynnwysiad. 


Aberthiad 

..... 


... 213 
... 214 




... 217 












... 22« 




... 222 

Llyihyr a Wiv Orleans oddiuMli yr H«n Olygydd ... 



... 224 
... 226 









Tiiii ywiaethao, &c. n ........ ...... 



... 228 


MF.RTHYR TYDFIt': 

A.RORUFWVB A eHYitOJ!D«VD C AW ». J<N»S, lî, ■C A*îl » tTHlWt 



TJDGORN SEION, 

NBO 

Ẃimt n ^aínt. 


Rhif. 15.] EBRILL 22, 1854. £Cyf. VIL 


EGWT ÜDORION GWIRIONEDD. 

OAN Y LLYWTDll BRIGHAM YOCNG. 

Mab egwyddorion gwirionedd yn dragywyddòl. Gótjmai y 
meddwl ar unwaith, beth yw gwirionedd? Y mae yn unrliyw 
beth, yn egwyddor, ac yn ffaith a chanddi weithredol fodoliaeth. 
Os anwiredd, etto gwirionedd ydyw y bodola anwiredd. Mor 
wired ydyw y bodola diafliaid, ag y bodola Duw. 

Dywedodd yr Icsu, Myfi yw y ffordd , y gu irionedd, a’r 
bywyd. Dy wed y diafol hefyd, “ ydwyf, yr wyf yn bodoli ac 

0 ganiyniad, trwy yr unrhyw reol, “ ydmjf Wirionedd.” Mor 
betl y w hyn yn fyr o’r hyn y mae yr Arglwydd yn ei ddad- 
guddio trwy yr Ysbryd Glân. Mae Iesu Grist, ei Dad o’i flaen, 
a’r holl ffyddloniaid, Duwiau tragywyddoldeb, a’r holl elfenau 
cyd-drefnol, wedi eu cyd-drefnu i’r gwir ddyben o ddyrchafiad 

1 dragywyddol gynnydd : neu tybier i mi ddywedyd, i wirion- 
edd tragywyddol. A wnelai hyn drosglwyddo i’ch meddyL 
iau y gallai y diafol, o herwydd mai gwirionedd yw y bodola, 
gyrhaedd i’r unrhy w atiu a dyrchafiad? Tybier y caniatawn j 
meddylddrych y gwelwn yr amser pan y gallom gyduno a 

. chyd ddadansoddi elfenau, dwyn bydoedd i fodoliaeth, eu gwar- 
edu, a’u dwyn i fyny i ogonianttragywyddo), trwy ond yn unig 
ddy wedyd — “ Yr ydwyf Wirionedd." Fel y dyfynwyd o’r blaen, 
“Yrlesu yw y ffordd, y gwirionedd, a’r bywyd.” A gallem 
droi o amgylch a dywedyd — Satan yw y ffordd, yr anwiredd, 
a’r inarwolaeth. A allwch chwi ddirnad y gwahaniaeth ? Eithr 
16 [pris lÿ. 



530 


BDGCRN REION. 


dywoilyii mai Iesu Grist yiv y fforild, y gwirionedd a’r bywyd, 
sy gyfwcrth â dywcdyd mai Ele yw yr unig fodolaeth bar- 
häol a thragywyddol.Maeyr Arglwydd Iesu Gristyn gweithioar 
y cynllun o dragywyddolgynnydd, o ddoethineb, dealltwriaeth, 
anrhydedd, arddcrchawgrwydd, gailu, gogoniant, nerth, ac ar- 
glwyddiaeth, a’r priodoliaethau sydd yn Uanw tragy wyddoldeb. 
Ar ba egwyddor y gweithia y diatU? y mae i ddystrywio, i 
ddattod, dad-ddansoddi, ac i rwygo yn gyrbibion. Mae yr eg- 
wyddor o wahaniad, neu ddadgyssylltiad, yn gymmaint tra- 
gywydilol egwyddor, ac yn gymmaint gwirionedd a’r un o gyd- 
drefniad. Eu a gwna y naill a'r lln.ll fodoli. A allaf fi nodi 
allan i chwi y gwahaniaeth yn yr egwyddorion hyn, a dango» 
yn eglur a boddhaol y lles. y cyfaddasrwydd, a’r anghenrheid- 
rwydd o weithredu oddiar y uaill, yn hytrach nag oddiary llali? 
Myfi a gynnygiaf fy ífordd fy hun, mor gryno ag a allaf. T 
mae yn amlwg i mi, ond a allwcli cliwi ei ddeall? 

Yn y lle cyntaf, defnydd sy dragywyddol. Yr egwyddor o 
ddiddj’mdra, o daro ailan o fodoliaeth unrhyw beth a fodolodd, 
neu a gafodd fod, fel ag i ailael y lle a feddiannid gan y petb 
liwnw yn gyfwng gwag, sydd anwireddus ; canys nid oes y 
cyfryw egwyddor yn yr oll dragijnyddoldebctu. Betb sydd yn 
bodoli ? Defnydd sydd dragywyddol. Yr ydym yn tyfu ein 
gwenith, ein ffrwythau, a’n lianifeiliaid. Yna cyd drefnir 
hwynt, cynnyddant a tbyfant ; ond, wedi enyd, adfeiliant, ym- 
ddattodant, deuant yn ddadgyssylltiadol, a dyehwelant i’w 
mam ddaear. Nid yw o bwys trwy ba fynediad yn mlaen, y 
rhai byn ydynt y cliwyldroadau yr ânt tanynt; eithr elfenau y 
mymrynau o’r rliai eu cyfansoddwyd. ydynt o byd, oeddynt 
liob amser, a byddant yn wastadol fodoli; a ttirwy yr egwyddor 
hon o newidiad, y mae genym diagywyddol gynnydd. 

Eithr gweitbia Satan ar yr egwyddor wrtiiwynebol ; efe a 
gais ddinystrio, a diddymni pe y galiai, ond ni wna heblaw 
dad-ddansoddi, a dadgyssylltu. Caniatewch i mi ymholi beth 
oedd ei felldith? Yr oedd, na fyddai iddo ef gynnyddu dim yn 
ycliwaneg, eithr dyfod i ddiwedd. 

Pan y deuais at ddrws y Tabernacl.y boreu hwn, clywais un 
o’r brodyr yn dywedyd i oddeutu un rban o dair y Uu nefol 
wrthgilio oddiwrth lywodraetb y Jtbofah. Hyn oedd eu 
melldith — byth i gael tabcrnaclau i breswyiio ynddynt. Bodol- 


l'L'GORN SEION. 


2-31 


»nt yn awr mewn ysbryd, oml ni cliant bytli gyrff, na’u dyr- 
cbafu : ni <:bant ycbwanegiad pellach i’w bodolaeth, tra y gall 
y rhai na wrthryfelasant gael tabernaclau, a thrwy yr adgyfod- 
iad, ddyfod yn bersonau o dabernacl yn y byd tragywyddol. 
Pyna fe, ar y naill law, ac ar y llall. Chwi a allwch yn awr 
weled y lles, a’r cyfaddasrwydd o ufydilhau. -i’r egwyddorion a 
arweiniant i fywydau tragywyddol, i ddyrehafiadau, ac i gyn- 
nyddiad ; a pliaham y mae y bod gan n Iesu .Grist fwy gallu o 
lawer na chan Satan. Mae gallu yr ua drug' y„tu hwnt i am- 
gyffrediad dyn, yn ei ddichell gyfrwys; a'i ffyfdd hudoliaethu» 
i wenieithio ac i arwain ei h u n ,i 7 mp \ h iv, i- "í Jad.w ri ae t h , ac i ber- 
aon unigol. Mae liyn, pe byiidailiwddi. i, gyy|iaedd tabernacl, 
yr liwn, er nad yw ond un.bantUyg. iSy.dd etto,yn gynnyddu ei 
allu, gan hwyed ag y gaU ei lywìo ,i ia.t«b.- ebddybenion ; ac os 
y metha yn liyn, ac mewiç deuw„iidfI)i'ITB»,y«at.ei;.amcan sydd i 
ddad-ddansoddi, ac i1ddystrwiiV.fid. 51 byddO: i’ii gadu da, a’r 
dylanwad da, fel ei liunani ddyŵd yii!aoiddifad;oir.g3llu perth- 
ynol i ysbrydymgorfîbreili <rm\ ■rr , 'n,r ! ,,. v . bí.1.».,. 

Mae yr Arglwyddmyn gtweitliredu ar yr, egw.yddorion o bar- 
hau i gyd-drefnu, o jy«hw;ai)iOg.itìat ( o,gasglu,i.fynyt addw,yn yn 
mlaen, o gynnj’ddu raç... t> eang.u í a* ledpj tra .nad ytm yvgallu 
gwrthwynebol felty. m Jiengys hyii maturi ei iyrthwyj.ebiad i 
nodwedd neillduol Grietionogaetli,,a>iS(yífaeiJ3vydi,aí yriegwydd- 

orion o dragywyddollbariiadtiioyttBy.ddognlliij.gogoniant, ai dyr- 

cbafiad; a noda allan ify:iigWiabaBÌa&thvsy.-riiwngvy</diiau.snu 

gwrthwynebus. i iliiidBÍl/g llml i’» î. ,<1 t rlnvi ; 

■ 7Minl l ■ y 'fr y 1 1 m, -n A :■ , tl i: rllr.rl I, y 

CYM 

Dydd Sul, Mawrlh 26, lHôiti-»Ialywi,iid n iutvrre3aì',-f. El* 

yw genyf weled gytnma)iiiVn«if«r< iflad» rmrg.yrinu'll yì:ç::.:le y ■ 
prydnawn hwu ello, i’r dyhehl w rgstd euinhyffẃrddiir?» fanylach r 
ruewn crefydd. Nid i gael crdiýdUliiìMni Vdd ,: wnd i: d'liSLíUi bvw 
bywyd newydd. yn gyfunol a’r grefydfiísyigau: Myned .alrlgwirH)m.í. 
edd, y daethom yma. Mae vr heu grefydd: bmr'weidi çrthieínu ern 
tragywyddoideb, i ddwyn dyrchofiad a gngbntaniri'r baẃb iál gyd- ^ 
ymffurfiant a lii. Yr unrhjw destun a’r boreúyBýdd'af lÿituedäWi'.i 
y prydnawn hwn ettu. '• \ id ibb^mi' 


: ílie iíl.a-l illllli I' luilíiw u ,H ; ::|, r. U V : 7, I I,- 

MANFA DD\YYREINIOI. MÜRGANWÖ. , 

linn li ll'IHl <1 M 17 ni y’. »• Î*HII * » ' 1 1 K » H 

[PpiiwdíyHri.^h/ n/i! „,„.»7.1 »-v 117,' 



ÜDGOSN SEIOÎfo 


m 

Peth o bwys yw i ni ymírechu am gael daioni y grefydd hoa 
wedi ei ddirfn argraffu ar ein meddyliau, oblegid y mae yn llawn 
gwirionedd ; ac y mae y rhai a feddant gyfran o’r gwirionedd, yu 
awyddu9 am ychwaneg, fel y dymunant glywcd ychwaneg am y 
pynciau perthynasol i grefydd Iesu Grist. Nis gwn pa leshad a 
ddichon crefydd ei wneyd i un dyn na wneJo fyw yn unol a’i’ 
rofvnion; canys, prif ddyben gosodiad crefydd yrlyw dysgu dijn~ 
ion y modd ifyw. Nid y modd í farw, fel y dysg rh >i, ond y raodd 
i fyw ydyw prif addysg crefydd. Bywyd yw crefydd, a’r neb a 
grefyddo gywiraf, a fydd byw oreu ; ac o ganlyniad, a fydd byw 
hwyaf, am ei bod yn arwain i fywyd tragywyddol. Y prif ddy- 
ben, gan Awdwr mawr crefydd, yw i ddynion, trwy ufyddhaa 
iddi, fyw yn dragywyddol, er ei ogoniant ; o ganlyniad ni allas- 
ant gnel bywyd tragywyddol heb grelydd ; n^u, os gaìlasant gael 
bywyd tragywyddol hebddi, pa hara ei gosodwyd? 

Bywyd yw crefydd. Dywed yr ysgrythyr fod bywyd ac an 
Üygredigaeth wedi ei ddwyn i oleuni trwy yr Efengyl. Canys r 
ymddangosodd gras Dow, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth 
i bobdyn; gan eio dysgu ni í wadu annuwioldeb a chwantaa 
byiiol, a byw yu sobr, ac yn gyfiawn, ac yn ddnwio', yn y byd 
•ydd yr awrhon ; a chan ei bod yn dwyn bywyd, pwy a all 
ddweyd ei gwerth ? Dyry dyn boh peth ara ei einioes; rhoddai 
pobl a feddont am gael byw ; cyfiwynai mawrion byd eu holl 
olud, breninoedd eu coronau, ac arahernwdwyr eu teyrnasoedd 
am gael byw yn hwy ar v ddaear ; a chan fod erefydd yn fwy ei 
gwerth na’r byd yDghyd a’i holl gytìawnderau, gan fnd crefydd 
yn beth a’n ceidw yn fvw trwy fywyd tragywyddol, iawn yw r mi 
feddwl y gwnai mwynhad o honi lesoli ein gwrandawwyr. 

Efallai nad ydyra yr un farn a rhai o’n cyd ddynion am yr 
hvn yw byw, na’r hyn y w roarw ychwaitb ; nid wyf yu yítyried 
mai darfod byw vw marw ; eithr mai dadgy9syîltiad corff ao ys- 
bryd ydyw. Nid y»v y corff yn darfod byw. wedi i’r ysbryd 
fyned o hono, ond y mae yn ymddadgyssylltu ac yn ymgym- 
mvsgu a’r elfenau a’i cyfansoddodd, gan ddychwelyd i’r man y 
daeth o honj. Mae modd cae) bywyd y ddau yo gyfunol 
efn, trwy ail gyssylltiad y corff a’r ysbryd a'u gilydd. Yma 
‘lir defnydd crefydd ; o berwydd trayddi hi yn unig f 
anir bywyd diderfyn. 

Idi hi y derbyn rhai dynion erne» o'rbywyd tragywyddot 


UDGORN 8EION. 


233 


*«f, yr Ysbryd Glán : a gwybod iddynt gael eu geni o Dduw, 
ydyw derbyn cyfran o anfarwoldeb. Gosodwyd crefydd, nid yn 
onig i ni dderbyn cyfran o fywyd neu anfarwoldeb ac aallygred- 
igaetb, oud at i ni gynnyddu hyd nes y deyrbyniom gyûawnder y 
bywyd tragywyddol. Nid oes un creadur na sylwedd yn aros yn 
ílouydd, eithr y mae ysgogiad yn ruhob peth; naill ai fel pren, 
yn tyfu; neu ynte fel un yn gwywo. Os nad â dyn yn uilaen at 
/ywyd tragywyddol, rhaid yw yr ymgilia yn ol i farwolaeth : a 
chyn y diehon dyn ddyfod yn tniaen at fy wyd, rhaid ydyw iddo ef 
ttmeyd y g«eitliredoedd sydd ofynul eu gwneyd cyn ei gael : o» 
•asgeulusa ef hyny, y mae vo rhwyro o fyned yn ol a marw. Deil 
y pethau pwysig hyn gyssylltiad a phob perchen rheswm arn 
bob tragy wyddoldeb. Ystyriwo ninuau y pwysigrwydd o gadw 
at ein dyledewyddau ; oblegid ar yr ammod o’u gwneyd y mae 
byw yd i’w gael. Nid oes yma ie i 6egurwyr i obeiihio am fywyd, 
o herwydd y sawl a etifeddani fywyd, sydd yn rhaid iddynt 
ofyddhau i Dduw a gwneyd y gweithredoedd a gais Efe ganddynt 
«u gwneyd. Rhai dynion a feddyliant y ceir darfod a gweithio, 
darfod a 1kkI yn ddiwyd, a darfod a chadw dyledswyddau, ar ol 
tnarw; dychy nunygaot am y nefoedd, ei bod yn lie i orphwys, ao 
y ceir gorphwysfa o ddiogi \nddi : nid felly y dengys yr ysgryth 
yrau a’r dadguddiadau dwyfoi, ond i’r gwrthwyneb. Ein gwailh 
yma yw ymdrechu ant fvwyd ; mae gweitiiio yn reddf naturiol 
ynum; ocd ai tebyg y newidir y reddf hon pan y bydd pob 
greddf a nwyd dda yn huracli a<; wedi eu perflèithio. Gau mai 
purach a pher(Taith a fydd y reddf hou yuom, tehygol ydyw y 
bvdd hefvd ynotn fwy awydd a bywyd. Dywed yr Apostol y 
bywioceir ein cvríf; ai tybied yr ydym mai i segura ein bywioc- 
4ir ? Nage! ond i ddiwydrwydd, i wneyd daioni, i gynuyddu, » 
ymledaenu, i eppiiio, ac i ymëar.gu ein bywioceir. Gosodwyd y 
reddf hon yn ein natur; ac o ganlyniad y mae hi yn anhebgoml 
angheurheidiol er ca«l bywyd tragy wyddol ; pe amgen, pa ham ei 
<iodi ynom, neu pa ham nad allem wneyd hehddi ? Trwy iaw n 
ddefnydd o honi yn unig, ynte, y mae yn ddichonadwy i ni gael 
bywyd. 

Yn awr, gwelwn y r hyn a fydd ein hail gyflwr, wrth ein pre- 
«enol, a deallwn mai yinestyn a fyddwn at liosogi bywydau dider- 
<vn a lhragyivyddol : o ganlyniad, angheni hediol yw i ni fod yu 
áeddiannol ar /ywyd tragywyddol ein hunain, cyn y gallom 



234 


tDGORN SEION. 


wnejd hyny. Nid «nig ddjben crefydd yw nclìub j djn ei hnn 
yn bersonol ; ond liefjd ei ddwvn, trwy iddo iawn ddefnjddio 
crefjdd, i allu ymledaenn, a lliosmgi bwwdan fel y gwnaeth Duw 
ei hun, g.in fod jn ofterjnol i ddedwyddMi ereill hefyd. Gan nad 
oedd, ac nad yw Tad yr yslirydoedd vn segor, pa fodd y byddwn 
ni ddiljnwjr Crist, vn gjdetifeddion a chvfranogion o’r nn go- 
goniant ag Ef, yrhwn a ddywedodd “ Nid wjf fi vn gwneuthur 
dim ar na welais fj Nliad vn ei wneuthnr,*' os na fvdd j bodan 
adgjfodedig yn gwneuthur yr un modd ? Os na chenedlant 
fywjdau tragywyddol ereill, nis gull fod bjwyd tragvv\yddol yn- 
ddynt eu hunain chwaith ; ohlegid natur bywyd ydyw lliosogiad 
bodau bywydol. 

Wedi ein myned gan belled yn mlaen a hyn,i syllu ar y fath 
wynfyd a gogoniant, tynnwn ein golygon yn ol aton», yn mhwll 
llygredigaeth ; ac edrychwn a ydym yn gwneyd y gweithredoedd a 
tffeithiant i fwynhau y pethau ardderchog a gogoneddus hyn. 
Iawn ystyriaeth o honjnt a’u cymhello, ie, a’n goifodo i wneyd 
mwy etto, hyd nes y delom vn feddiannol ar, ac befyd y gallom 
greu bvwvdau diderfjn ein hur.ain. Gobeithiaf ein bod jn 
ystjried jr hvn ydym vn ei wneyd, gan gofio am yr hyn a fydd 
canlynindau ein gweithredoedd. A yw ein gweithredoedd yn awr, 
y fath y dymunem eu dilvn byth? A yw y canljniadau, sj 
gys9jlltiadol a’n gweithredoedd, j cjfrjw v carem eu cael tro» 
byth ? Gwneyd ein dyledswjddau jn aicr, a ennill nerth i ni 
nllu eu gwnejd rhagllaw. G«*beithi.if i’r holl Saiut, a ddaetbant 
yraa, ddyfiid i dderbvn addysg at wneyd a bjw eu crefjdd, fel j 
mwjnhaom oll dragyw yddol fywjd, i gynnyddu, yn etifeddion 
bywjd annherfjnol. Ystjriwn ein gweithredoedd a’u canlyniad- 
au; sef nyni, v ìbai yd\m wedi cael gwybodaeth ein bod yn 
blant i Dduw, yn gyd-eti fe»ldion a Christ, hc yn dechreu gwneyd 
y gweithredoedd s\dd er ein dyrchafu o gvlch i gylch, hyd nes 
yr elom heibio angylion, i blith v Duwiau fry, i fod yn ogyfuwcb 
a Christ, a Christ yn ogyl'nwch a Dnw. Ac, a’r meddwl hwn 
ytiom, wedi ei achosi gan yr ernes a dderbyniasom, yr hwn erne» 
sydd yn gofyn, nc yn bilyngu perffaitli ut'ydd-dod genym, dang- 
osir ein dyledswyddau tuag at ein gilydd, i fod fel ein Brawd 
hynaf, yr hwn a roddes ei fvwvd i lawr dros' ro. Pe y gwnelid 
hyn, ni welid un brawd yn digio a cbentìgenu wrth frawd arall; 
eithr aberthai pob brawd ei dcimladau persouol, a üioddeíem yo 


CDGORN SEION. 


235 


«myneddgar 'er lles ac adeiladaeth y naill y llall, byddern 
felly oll yn Un; fel mae y Tad, y Mab, a’r Ysbryd Glân yn Un 
«’ u gilydJ, y byddera ninnau oll yn uii ynddynt bwy. 

Pe y deallem yr liyn yw bywyd, deallem hefyd fod yndde 
awydd i ddwyn bywyd i ereill; fel hyn yr oedd Mab Duw, yr 
hwn a ddvwedodd, 4 * Lle yr wyf fi, yr wyf yn ewyllysio fod o 
honynt hwythau hefyd.” Nid yw Efe yn boddloni ar ei orsedd 
«newn gogoniant, yn rahlith arcbaug\ lion, heb weddio, eiriol, au 
ymdrechu cael ereill yno hefyd. Dyma vw natur y Duw a addol- 
«nj sef, ewy II vsio dyfod o bawb i wybodaeth o’r gwirionedd. 
Oni ddylem ninnau, y rliai a dderbyniasom yr Ysbryd Glan. 
ernes yr etif'îddiaeth, a gwybodaeth o’r gwirionedd, ymdrechn 
ennill ereill i feddiant o’r un bywyd a ni ein hunain? Wrth 
ymdrechu ei hau a’i blannu, cawn weled dynion o’n hamgylch yn 
tyfu i fyny, yn blodeuo, ac yn dwyn tìrwyth i sanleiddrwydd, a’u 
di wedd yn fywyd tragywyddol. 

Oddieithr i ddynion wneyd y gweitliredoedd hyn, a neshau at 
DJuw, hwy a ymbellhaut oddiwrtho at farwolaeth ; sef, atdyng- 
ed yr annuwiol, Gwrthodiad o fv wyd, a fydd yn farwolaeth i’r 
gwrthodwyr. Felly, bydd dau ddosparth o ddynion yn cael 
adgyfodiad ; y naiU i fywyd ac anllygredigaeth, ar llall i farn ûo 
ì’r ail farwolaeth, i farw ryw bryd ; nis dywedwn pa hyd y byddant 
yn y llyn o dân a brwmstan, cyn y byddont farw, barned y neb a 
ddeall gywirdeb cyfreithiau y dadansoddiad. Marwolaeth yw y 
gospedigaeth oddiwrth V Duw cyfiawn i’r annuwiolion a wrthnd- 
ant fywyd. Nid wyf vn meddwl y »larfyddant a bod yn syiwedd- 
au ; eithr y darfyddant ag aros yn fodau corllcrol. Hwy addaeth- 
ant o rywle yn eu dechreuad; a dyphwel yr elfenau, a gyonwyt 
eu bodau coHforol, yn ol i’r un lle ar ol dioddef o honynt “ gyf- 
ìawn daledigaeth,” am bob trosedd ; ac felly, darfyddant ag aro» 
yn fodau mwyaclì. 

Frodyr yn yr Offeiriadaeth, ystyriwn fod allweddau bywyd a 
marwolaeth yn ein uieddiant; ac na theimlwn yn esmwyth heb 
ymdrechu, yn ymroddgar, am gael dynion heblaw ein bunain i 
nesliau at Dduw, fel eu hacbuber i fywyd tragywyddol. Mae yr 
Otfeiriadaeth y n llywodraethu yr oll a l’u, y sydd, ac a ddaw ; am 
hyny, chwychwi sydd a’r Offeiriadaetli hon genych, amlygwcli 
eich duwiol anian, Irwy ymawyddu ani gael pob dyn i wybodaeth 
«’r gwirionedd. Mae bywyd ac angau, uo a’r bob Jlaw i ni ; ac 



SS6 


DDGORN SEIOît. 


fel y mae raarw jn ddndgyssylltiad, lleihad, cwttogiad, ac ymgjf 
jngiad hyd nes ymwasgaru bodau corlîorol i’w helfenau cyntefig, 
felly mae bywyd yn treiddio trwy, ac yn ymgylchynu a chynnal 
y bodau corflorol mewn cynnydd ac yraeangiad parhau* ac an- 
mherfynol. Y bywyd tragywyddol a fyddo ein rhan ni oll,trwy 
Ieau fîr-ist. Amen. 

Yr H'enuriad Robert Evans, Abertawy. — Gan fod y gwaith hwn 
• Dduw, er gogoniant iddo Ef, a*n braint oinnau yw ei gynnorth- 
wyo yn mlaen, gweddied y Saint am ddylanwad ei Yebryd. Nid 
oedd genjf, jn y Gogledd, ond y Beibl, ac nis digiwch, a chwi yn 
gwybod mai gwirionedd ydyw, os cymmeraf hwn etto. Testun 
gwerthfawr yw y testun a roddodd y Llywydd Brigham Young, • 
welaia yn yr Udgorn ; sef, Ymddiried/. Cvd y gollir yraddiried 
»haid cael y gwrthrych yn teilyngu yraddiried — Yrnddirieda» 
Crist, yn y Tad, o herwydd. fel y dywed, “ Fy N.had i, sydd yn 
fwy na phawb,’ — Dygodd aiagylchiadau Pedr i golli ymddiried ;. 
ond pan adgened*lwy.d> ef i- ohailh bywiol, trwy adgyfodiad Crisl 
oddiwrt-h. y raeirw, rboddodd ei holl ymddiried yn Nghrist ; a’i 
reswm- am hyny oedd, “ Ti a wyddostbob peth.’* Mae gan blen- 
tyn ymddi-ried yn e! rieni ; ac er mvned i flfa>r, neu i chwarae, am 
ei garlref, a bod ynghyfeillach ei rieni y mae pJentyn, ac yno teimla 
yn ddiogel ; oblegid. ystyria ef ei dad yn g.efn, yn dŵr, ac yn 
gastell iddo. Yr oedd Crist, trwy yrnddiried jd ei Dad, yn cyn 
nyddu. Gan y gwydiiai fod ei Dad yn fwy na phawb, nid oedd 
am addysg o un lle arall yn groes iddo. Yr oedd yn cael addysg 
gan y Tad; yr oedd yw gwneyd yn. ol yr addysg hono; ac fellj 
yn cynnyddu. Yr oedd Ef yn deall, fel vr oedd. ei Dad yn deall* 
felly hefyd, y rhaid i ninnau g«eî pethau deallus, fel y gallom 
gyd ddeall a'r hwn sy’n arolygu trosora — Ni siora.wyd Cri«t gan y. 
Tad ; nid Crist a siomodd y dvsgyhlion ; eithr eu meddyliau et» 
hutiain. “ Yr oeddym ni yn med-ìwl mai Efe oedd v-r hvn & 
waredai Israel.” Nac ymddiried i’th ddeall dy bun. Daeth Crisi 
i argyhoeddi y dysgyhlion o’u diffyg ymddiriod — “ A wyt ti yn 
fy ngharu i?” a phan y cyfaddefo-ld “ Ti a wyddost bob 
p th,’* daeth pob ymddiried i’w le. Honai Paul hawl yn ymddir- 
ied Eglwys Corirth, o herwydd iddo lafurio erddyr»t, a dysgu j 
gwiritraedd iddynt, gan eu gofyn i’w ddiìyn ef, fel yr oedd ef y» 
diìyn Crist. 

Gwrthwynebodd Paul Pedr, ara ei fod i*w feîo; os oedd gweUbi 



TJPGORN 8EION. 


2 srr 


Faol, yn heîo Pe >r, yn waith drwg. rhaid fod ymflfrostio o hyny 
mewn llythyr yn fwy drw- ; ac os ysgrifenwyd y llythyr dan 
lywodraeth yshryd anmhriodul, ni ddyiai ei fod yn y Beibl. Ond 
y gwir yw, dichon i dJyo mewn swydd santaidd litbro; er hyny 
mae vr OfleiriaJueth yn gywir. Beius oedd Pe-ir, mewn bwyta, 
— ond nid mewn athrawiaeth ; n ganlyniad, y swyddogaeth yn ei 
gwirionedd sydd yn teilyngu ymddiripd, ac nid y swyddwr yn yr 
oll a ddichon iddo fel dyn tTaeledig ei wneyd. Yr wyf fi yn ynw 
ddiried yn yr Eglwys hon, am fy mod yu gwybod mai Eglwy* 
Crist, a’i Oifeiriadaeth Ef ynddi yw hi. Yr hwn sydd yn diwalla 
y corff, a 'ddiwalla yr Ysbryd; gofalodd Duw am danaf me»n 
bwyd adiilad; ac arn hyny, yr wyf yn ymddiried yuddo am b®h 
4«wn ysbrydol yn yr Eglwys. 

(Tw barhau.) 


U D Gr 0 R N SEION, 

KKU 

Sercn p ŵaint. 


DYDD SADWRN, EBRILL 25, 1854. 

Cynnyddiant Teyrnas Dduw yn Nghymiîu, — A’r ffordiì 
ereu i wueyd hyny y» 1 , udguniaii ein Hudgoen yr wythnos hon 
etto; a dyn.T a fydd hefyd, â’i holl rym, hyd eithaf ei gy lchrediad,. 
tra yr ymddengys y pwysigrwydd o hyny mor hunan-eglur i ni 
ag yw yn bresennol; ac nid y’m yn teirnlo un gradd o gyfnew- 
idioldeb ynom am hyny hyd yn hyn; eithr o’r ochr arall, po 
fwyaf a fyfyriwn ar ogoniaut teyrnas Dduw — y lleshad o’i 
chael — y golled o’i cholli, a’r tragywyddol ganlyniaiiau o'r 
naill a’r llall : po fwyaf a welwn o effeithiau andwyol gan 
grefyddnu ein gwlad ar foesau eu proffeswyr, a plio fwyaf o 
fendithion a welwn fod deiliaid ffyddlon y deyrnas lion yn 
fwyntiau, mwyaf o awydd a acliosa hyny oll am ci chyn- 
nyddiant. 

Y grediniaeth a greir ynom, drwy fawr sèl ac ymroadau 
proffeswyr crefyddau cin gwlad, mai eu hawydd am deyrna» 



138 


UDGORN SEIOy. 


Diluw a achosa yr oll, a’r ffaith o'n sicrwydd mai hon yw hl, 
a’n cymhella ninnau i udganu yn fynycli, yn uchel, ac yn bar- 
haus, mai dyraa hi, gyfeillion! dyma yr eglwys y chwiliwch 
am dani; dcuwch i mewn iddi, a chewch fwynhad sylweddol, 
dìammheuol, o’r oll a ddysgwyliwch gaei drwy ymgrefydda ; 
cewch, a chanmil mwy nag a ddychymygasoch fod i’w fwyn- 
hau mewn crefydd. Addawwn hyn — sicrhawn mai gwir hyn 
oll, er dywedyd o holl offeiriaid gau grefyddau gwlad, a byd i’r 
gwrthwyneb, — y mae Duw gyda ni yn ol ei addewidion, — daw 
gyda chwitliau os deuwch chui gyda ni yn ei lwybrau Ef : 
ffeithiau anwrthwynebol fcl hyn a’n gorfodant i waeddi â’n holl 
nerth, “ Deuwch i deyrnas Dduw a phwy wedi gwybod hyn, 
a all dewi? 

Nid genym ni yn unig y dylai fod y teimladau a’r awydd 
hwn; hyderwn fod y sêl deilwng o’r anrhydeddus deyrnas hon 
yn fywydol — ymegn'iol, ac anwrthwynebol. yn nghalonau, 
gwytluenau, mêr, ac esgyrn ein brodyr, yn enwedigol yn 
Llywyddion y Cynnadleddau, a Lly wyddion y Cangenau, aa 
yn ein holl frodyr yn yr offeiriadaeth; oddiwrthynt hwy dys- 
gwyliwn — dÿsgu'yìia Duio, a phob dynion da. fawr gymhorth er 
dwyn ereill i fwynhau bendithion y dcyrnas hon. Rliesymol 
ddysgwylia y byd weled tanbeidrwydd ein sèl yn gyferbyniol i, 
ac yn brawfiadol o fawrogrwydd ein crefydd; a’u siomo, drwy 
ddifatterwch, diogi, neu anghydffurfiad, gwylied rhag y can- 
lyniadau o rwystro cynnyddiant teyrnas Dduw. Rhesymol 
ddysgwylia holl wrthddrychau eu gnfal liefyd, weled eu Llyw- 
yddion -eu blaenoriaid mewn pob daioni, ac yn mhob ymdrech 
i achub eu cyd -ddynion i deyrnas Dduw; p.i fodd amgen eu 
beuîr hwy am ddifatterwch. nâ'r aflwyddiant canlynol? 

Dangosa Llywydd ei sêl drwy, a’i ddoethineb yn gyferbyniol 
i’w gynlluniau a’i ymroadau i gacl eyd-weitlirediad ereill at y 
gwaith clodadwy h vn, yn fwy na phe ymdrechai hyd angeu ei 
hun, tra y gadawo ercill o’i amgylch yn hanner hepian, a’u dy- 
lanwad yn wrthdarawiadol i’w ciddo et’. Ni ddysgwylia y 
Cadfridog mai ar nerth ei fraich unigol, nac ar awch ei gleddyf 
ei hun y dibyna buddugoliaeth ar faes brwydr, — ni fwriadodd 
ein hollalluog Dduw wneydyroll ei Hunan, ac ni frwydroddein 
brenin Iesu yr oll tel nad oes ychwaneg a allwn ninnau wneyd, 
M sicrhau buddugoliaeth drwyadl iddo Ef, fel y mae y goreu i 



ÜDGORN EEION. 


39 


ni; onide, pa fodd y gallasem ni eniiill gwobr, ac anrhydedd i 
ni ac i’n heidJo ,yn ei deyrnas? O'r oclir arall, testun diolch- 
garwch a chymlielliad i ddiwydrwydd a ddylai y ffaith mai 
“ cyd- wcithwyr Duw ydym ni,” ei fod ynom; ac mewn efel- 
ycliiad o’i ymddygiad Ef atom oll y dylai pob Llywydd roddi 
pob cymhelliad i bob un o dan ei ofal, i fodyn ■' gyd-we ithwyr” 
ag yntau yn y cylchoedd a’u gosoda. Cyd-weithrediad trwyadl 
yroll agoronir â mawr fendith eu Duw; tra yr Henuriaid a’r 
Offeiriaid yn pregethu, yr Athrawon yn gofalu dros y gwein- 
iaid a’r llesg, y Saint yn tystiolaethu wrth eu cymydogion, mai 
dyma grefydd Iesu Grist, a’u gwahodd i mewn i deyrna» 
Dduw; tra yntau a’i gynghorwyr, yn trefnu ac yn cylchdroi 
rhyw olwynion o’r peiriant dwyfol, i beri mwy bywyd, ac yn 
cadw yr oll a gaffnnt trwy nerth eu ífydd; tra rhai cymhwy» 
i’r gorchwyl yn gwerthu neu yn lledaenu traethodau buddiol, i 
egiuro egwyddorion ein crefydd i’r byd; tra y bo yr oll mewu 
cyd-weithrediad fel hyn, ni all teyrnas y tywyllwch sefyll o 
flaen milwyr ein Iliesu — y nefoedd o’n plaid, dan wenu, a rodd- 
ai y fuddugoliaeth yn fuan i ni; gwelid lluoedd yn dylifo i’n 
plith o’r gonest galon a ymchwiliant am y gwir ; gwelid r 
cangenau yn blodeuo fel y rhosyn, ac yn orlwythog o flasu» 
flfrwyt’nau, — doniau Ysbryd Duw, a gwelid miloedd ar fyrder 
yn prysuro i artrefu i’w gwaredfan yn mrig yr hwyr, megy» 
“ colomenotl yn ehedeg i’w ffenestri,” o flaen yr ystorom ddryc- 
inog. Frodyr hynaws, Saint ein Ior! beth meddwch! a gym- 
meradwywch ein cymhelliad hwn? A ymddeffrown, ac a ym- 
arfogwn ni oll dan arfau milwriaeth ein Brenin i frwydro ei 
frwydrau yn erbyn teyrn-fradwr — arch-elyn Duw a dyn? 
Ymchwilier am le i weithio, — ymdrecher llanw y cylch y gos- 
odir ynddo gan yr hwn a bia trefnu. a gweddier llawer am gyn- 
northwyaèau Ysbryd y deyrnas ddwyfol hon i ddilyn ein 
cynghorion, a'u greddfu ar feddyliau ein gwrandawwyr, fel y 
dygont tfrwyth yn tarddu i fywyd tragywyddol. Oes, y mae 
gynym ffydd ddigonol i hyderu y cyd-ymffurfia yr holl Sain» 
á’n ceisiadau yn hyn o herwydd, eu dyled i’w Duw ac i’w 
cyd-ddynion yw hyny ; a liiraethog edrychwn am y llwyddian» 
cyfatebol i’w iliwydrwydd. 

Nid o herwydd y gwelwn yn ein hrodyr ddiffyg teimlad dyl- 
edus at, na diflyg awydd am gynnyddiant teyrnas Dduw y 



240 


ÜDGORN 8KION. 


cymliellwn mor rtaer i ymroad — ni chaniatawn le i feddwl mor 
gul yn ein calon, eithr yr ystyriaeth o'r ffaith nad vw ein teim- 
ladau personol ni, pe ein calonau yn llosgi ynom, yn effeithio ar 
neb nac yn ateb y dyben o honynt, ond i’r graddau y prawf ein 
gweithredoedd cyssylltiadol hyny i ereill. Mud a byddar yw 
teimlad, ni fedd lais i alw neb i edifeirwch, ni all gymhell arall 
iutirhyw weithrcd; ac os na chymhella ei feddiannydd i brofi 
ei sêl drwy ei weithredoedd, i arall ni lesola; o ganlyniad, yr 
unig ffordd i ennill cyd-weitlirediad ymegnîol ein brodyr yw, 
drwy cu herrio i efelychu ein mawreddog ymroadau ein hun- 
ain ; ac felly, Paul debyg, beiddiwn hwynt“i’n dilyn ni, fel 
▼r ydym ni yn dilyn Crist.” 

Gorfodir ni gan bob ffaith gyssylltiedig i adnabod dwyfoldeb 
ein cenadwri — gorfolaei dwyfoltleb i addef ei hunigolrwydd, ac o 
ganlyniad gorfoda ffeithiau dim llai na dwyfol y pwysigrwydd 
t'i hiawn draddodi: — dyben cin danfoniad yw achubiaeth dyn- 
ion trwy ufyddhau i’n cenadwri ; dibyna Uawer ar y modd ei 
cyhpeddwn; mae gwahaniaeth ìnawr rhwng cyhoeddi dedryd 
ein cenadwri ar ei hanufyddion a pherswadio ein gwrandawwyr 
i ufydd-dod iddi; yr olaf a ddylai fod ein hamcan blaenaf, yr 
hwn a’n danfonothl a wna y llall yn effeithiol ddigon, wedi y 
metha ein hyntdrcchiadau taer. teilwng a chariadus ni a chael 
yr effeithiau dymmunol. Achubiaeth, nid condemniad ein 
gwrandawyr a ihlylai fod ein hunig amcan, — teimladau o hyny 
a gmhyrfa daerineb cyferbyniol: rhybuddy byrbwyll-ddyn ao 
nid ffordtl l)uw yw “ bygythiad ac ergyd, a’r ergyd ynmlaen- 
af,'’ — hollnl groçs i hyny a ddylai fod dull cenhadon Duw, — 
achuhwyr, nid dienyddu'yr dynion: cymmodi â Duw, ac nid peri 
ymrafael â hwy, a ddylai “ gweinidngion y eymmod,” — ym- 
ddygiadau cymmodol a charuaidd a ddylent brofi i’r byd i bwy 
yr ymddiriedwyd “ gair y cytnmod,” y try'sor hwn ntewn llestri 
pridd. Iawn brisiad o’r bendithion a fwynlmwn ein hunain — 
iawn ystyriaeth o’n dyled i’n Dnw am danynt — iawn dileall o’r 
golled o fod hebddynt. ac iawn awydd i ryngu bodd ein Duw 
a’n cymhella i iawn draddodi ein cenadwri: ac“ iawn gyfraniad 
gair y gwirionedd” a fernlitliir ar ei ganfed ; am hyny, byddwn 
ddoeth, byddwri fywiog, gostyngiedig, ac etto yn wrol, yn ddi- 
niwed, etto yn gail; 'ie, byddwn bob peth, fel l’aul gynt, i 
bawb heb wyro trwch blewyn ar egwyddor, athrawiaeth, nag 



l’BGORN SEION. 


241 


tjn íot o’n cenadwri na threfn ein Duw, fel yr achuber, goreu po 
fwyaf, o’n gwrandawwyr. Y sawl a elo allan yn enw ei Dduw 
ac a wnel felly a fenditliir i fod o fawr fendith i laweroedd. 
Etto, dymunem argraffu ar gôf ein brodyr, mai i ddysgu y byd, 
ac nid i gael eu dysgu ganddynt eu danfonir — i ddysgu yr hyn 
a ddysgwyd iddynt gan yr hwn a’u rianfonodd, ac nid i gael eu 
dysgu gan yr ysgollieigiou, at y rhai eu danfonwyd i’w dysgu, 
bc i dystiolaethu mewn sobrwydd, yrliyn a wyddant eu hunain 
nid yr hyn a gredant neu a obeithiant yn unig ; mae ein hoes 
a’n gwlad wedi cael merwino eu clustiau, a eyfrdanu eu eyn- 
wyrau braidd, trwy bregethu -í cred a gobaith” yn nnig, yn lla 
* tystiolaeth,” ac ammheuaeth ac ofn, yn lle “ sierwydd mawr 
yn yr Ysbryd Glân;” dinystrio ac nid aehub byii a wna hyn, 
fel y mae ffeithiau galarus yn profì i ni y fod liyny eisoes wedí 
gyru ein gwlad rhy ddwl i gredu ffaith ildwyful brofedig. 


Nbwyddion Cartrefoi,.— Cymmafa chwarterol Gorllewinol 
Morganwg, a gynnaliwyd y Sul diweddaf yn Abertawy; ym- 
gasgliad cyffredinol y Saint o’r gwahanol gangenau— sirioldeb a 
chariad ynghyd ag ymddygiadau boneddigaidd yr oll a aw- 
gryment fod llwyddiant achos y Gwaredwr o ddyddordeb mawr 
yn eu golwg; a phrofai cynnrychioliad y cangenau yn y cwrdd 
boreuol, a’r pleidleisiad unfrydol, dieithriad, i’r holl fesurau a 
gynnygiwyd i’w cyd-weithrediad yn y chwarter dyfodol, y fod 
teyrnas Dduw ar ei chynnydd yn nghalonau ei haelodau, yn 
Uiosogiad eu rhifedi, ac mewn sêl gynnyddol. Boddhaol iawn 
oedd clywed ymroadau y Saint yn mhob cangen i werthn 
traethodau, ac i dalu am Iyfrau; eithr mwy pleserus genym 
oedd clywed yr holl gynnrychiolwyr yn cyd-dystio fod yr At- 
glwydd yn arddel eu llafur drwy gyflwyno mwy-fwy o fendith- 
ion, — doniau yr Ysbryd Glân, undeb a chariad y mhob mau yn 
gyf'erbyniol i’w diwydrwydd: cymhella hyn i fwy diwydrwydd, 
a chryfha y ffydd yn gyferbyniol i’r prawfìadau a geir o gym- 
meradwyaeth Duw. 

Gorphwysai Ysbryd Duw yn nerthol ar y gwahanol Lywydd- 
ion a’r holl rai a bregethasant yn y cyfarfodydd drwy y dydd. 
Amlwg y gwelid amcanion daionus y Llywydd a’i gyd-weith- 
wyr, nid yn unig yn eu hymdrechiadau i iawn reoleiddiad ac 
dalu eu licn ddyledion ond hefyd yn eu penderfyniadai}, i, lttd 



242 


DDGuRN SEION. 


aenu y gwaith liwn i fanau lle narl yw ; niil bodrìlon ydynt hwy, 
mwy na’r brodyr ffycìdlon yn Sir Fynwy, i gyfyngu eu llafur o 
fewn cyffiniau eu siroedd; eithr, y Llywydd yn gyntaf. fel 
milwr dewr, a gynnygiodd ei hun i fyned a’r genadiaetli liyd 
gyffiniau Cymru lle y mae mwyaf o anghen am ei lafur, a 
thaer erfyniai ar ei frodyr i efelychu ei esiampl drwy ddyfod 
gydagef; teilwng iawn o efelychiad yw hyn, a gobeitliiwn y 
llwydda i gael llawer o frodyr ffyddlon, y rhai a allant lywod- 
raetiru eu hamgylehiadau teuluaidd fel ag i symud i weithio i 
fanau lle nad oes pregethuj ac y caiff lawer o’r swyddwyr, nad 
oes ereill yn dibynu arnynt, i fyned gydag ef i’r Gogledd ; a 
thra y bydd ef yno bydd yn fanteisiol iawn iddynt hwythau. 
Cydunwyd i’r cangenau gynnorthwyo y rliai a nllant fyned i 
bregethu drwy eu hanrhegu a thraethodau &c. — Cyngliorodd y 
Llywydd fod cyfarfod bob nos Lun cyntaf o bob mis yn mhob 
cangen i gyd weddio am fendith ar lafur y cenliadon hyn, ac i 
gyfranu arian i brynu traethodau i anfon iddynt; a clian nad 
oe8 llyfrau yn cael eu gorfodi a’r unrliyw Gynnadledd heb eu 
hymofyn, buddiol i bob Llywydd cangen anfon drwy y prif 
ddosparthwr am ddigonedd o bob math o draethodau i fod ar 
law erbyn y cychwyna y brodyr. Penderfynwyd hefyd fod 
“ Cariad Wledd,” i fod nos Lun ar ol y Gymmanfa nesaf, ennill 
yr hoti a fydd er cynnorthwyo lledaeniad y gwaith mewa 
lleoedd newydd. Pan y gwelwn ymroadau fel hyn gallwn 
ddysgwyl yn Ityderus am lwyddiant cyferbyniol, yr hyn yw ein 
taer weddi barhaus. 


LYFRàU YN EISIEU. 

I'a dyben o wneuthur Cyfrolau o’r '‘Millenial Star’’ “ Udgorn," 
“ Llyfr Mormon,” a’r “ Ath. a Chyf.,” dymunir i Ly wyddion 
Cangenau Cynnadledd Dwyreiniol Morganwg, gyfnewid a ni 
y rhifynau a feddant a’r law yn ol y dablen ganlynol; neu eu 
ceisio gan ereill a’u meddant yn eu cangenau mor gynted ag y 
gallent, a chynnorthwywn hwythau i wneyd cyfroiau cyfain 
drwy roddi iddynt yr un rhif o rai ereill yn eu lle. Cofier fod 
y lytbyren E. yn y dablen, uwchben y nifer sydd yn Eisitu o’r 
gwahanol rifynau. 



ÜDGOIIN SEION. 


fitar, 

Cyf, 13. 

F.t’o 

14. 

u<i. c>r. 3. 

liiuf. 

lî. 

líhit 

E. 

Rlnf. 

E. 

1 

37 

1 

34 

1 

65 

2 

38 

2 

23 

2 

65 

3 

33 

3 

30 

3 

65 

4 

34 

4 

34 

4 

64 

5 

34 

5 

22 

5 

33 

6 

35 

6 

25 

6 

52 

7 

32 

7 

31 

7 

62 

8 

30 

8 

29 

8 

64 

9 

31 

10 

21 

9 

61 

10 

28 

11 

16 

10 

38 

11 

34 

12 

10 

11 

2 

12 

17 

13 

1 

12 

56 

13 

32 

15 

17 

13 

62 

14 

19 

10 

10 

14 

34 

1S 

18 

17 

5 

15 

2 

16 

19 

18 

20 

! 6 

1 1 

17 

19 

19 

48 

17 

20 

18 

9 

20 

44 



19 

18 

21 

44 



20 

21 

22 

44 



21 

19 

23 

44 



22 

13 

24 

41 



23 

19 

25 

42 





26 

42 





27 

41 





28 

45 





29 

46 





30 

46 





31 

44 





32 

44 





33 

43 





34 

44 





35 

43 





36 

43 





37* 

41 




Î4S 


Et to 4 

Ll. Mnr. 

Atli 

a Cliyf. 

Rllil 

. E. 

Rliif. 

E. 

Itllif. 

F. 

1 

77 

1 

27 

1 

49 

2 

76 

2 

31 

2 

48 

3 

70 

3 

31 

3 

46 

4 

75 

4 

30 

4 

45 

0 

60 

5 

28 

5 

43 

C 

41 

6 

21 

6 

47 

7 

35 

7 

24 

7 

48 

8 

56 

8 

16 

8 

45 

9 

29 

9 

27 

9 

46 

10 

6 

10 

17 

10 

41 

12 

32 

1 1 

16 

11 

37 

13 

26 

12 

16 

12 

37 

14 

110 

13 

13 

13 

38 

15 

96 

14 

12 

14 

8 

1G 

95 

15 

13 

15 

32 

17 

121 

16 

12 

16 

30 

18 

101 

17 

11 

18 

4 

19 

109 

18 

13 

19 

4 

20 

120 

19 

6 



21 

120 

20 

2 



22 

121 

21 

4 



23 

121 

22 

3 



24 

121 

23 

3 



25 

120 

24 

2 



26 

121 

25 

9 





26 

4 





27 

11 





£8 

2 





29 

2 





30 

2 




Hyderwn yr ymdreeha Llywydiliacth pob can'ren i’n cyn- 
«orthwyo yn y gorehwyl o pyfroli y cylioeddiadan hyn, o her- 
wydd bydd hyny, nid yn unig yn eu cadw rliag difrodi, ond 
yn cyfoethogi y eangenau yn yr ainser a dti êl ; a bydd y rhai 
a gaffom ni yn eiddo i’r Gynnadledd. Ifysgwyliwn y bydd y 
llwyddiant mawr sydd eisoes megys wrth y drws yn gwneyd 
marclmadfa dda i’r eyfrolau oll. a da eu cael. Hysbys yw mai 
cynnyddu eu gwerth y mae holl Lyfrau, yn enwedig cyhoedd- 
iadau y Saint wrth y galwad parhaus, ond ofer, sydd am ol rif- 

• O’i 37 Lyd y r olaf y mae eisitu 43 o Uob uu. 


I 



J44 


UDOORS SEIOH. 


ynau “ Prophwyd y Jubili,” ac ol gyfrolau y “ Star,” y Time» 
fr Seasons,” &c. Älae cynnyddiant y gwaith hwn yn ei wneyd 
yn fwy dyddorol, ac y mae ei dragywyddol ganlyniadau yn 
gwneyd ei lianes boreuol yn fwy gwerthtawr o hyd. Yn mhen 
ychydig flynydilau etto, bydd y eyfrolau a feddwn yn awr yn 
anml.osibl i’w prynu am arian braidd; o ganlyniad, dysged 
profiad ni yn y mynedol i sierhau i’n plant ar ein hol, yr hyn 
ni allant hwy gnel iddynt eu hunain. Bwriadwn ddarparu 
i rwymo llyfrau cyn hir yn rhatach nag y gellir eu caeì yn 
awr, am hyn ceir hysb'siad etto. Er mai ar gangenau y Gyn- 
nadledd non y galwn yn awr i lanw y dablen flaenorol; etto, 
crefwn syiw pob Llywydd Cynnadledd i’n hefelychu yn y gwa- 
hanol gangenau o’u cynnadleddoedd; lle y mae rhitynau odd, 
nac esgeuluser eu gwneyd yu gyfrolau. 8ylw buan at hyn a’n 
boddhâ yn fawr. 


HYcBYSIAD, &c. 

Gwtnedd’ — Udganwn yn uchel a’r drigoüor. y Gogledd hyd 
uithafion eu cyflìniau i ymddefiroi i frwydr boethach na 
brwydr Armaggedon, neu i roddi eu harfau i lawr fel dynion 
gonest; ac wrth lywyddion a Saiot dywedwn ymbarotowch i 
frwydr — gwisgwch lwll arfogaeth yr efengyl; canys, y maa 
eedyrn yr Arglwydd a chleddyf daufiuiog yr ysbryd yn dyfod 
i’ch cynnorthwyo a’r fyrder. Y mae LÍywyddion Cynnad- 
îeddau, a Llywyddion Cangenau, a Henuriaid teithiol a’r oll 
o ddewrion y deau a allwn hebgor, yn galw am Yolunteers yn 
awr, nid yn erbyn Nicholas ond yn erbyn cr.yfach a chasach 
gelyn — sef, ei feistr ef; a Duw y nef o’u plaid a ddyry iddynt 
fucldugoliaeth Dysgwylir y bydd y Llywydd Robert Evans, 
a'r dosparth cyntaf o’i gatrawd, ynghyd a’r Henuriad Robert 
Parry, a chyfran o’i gatrawd yntau, nad beth am Gadfridogion 
Ysbrydol ereill, i ymweled a chwi erbyn y Cymmanfaoedd 
nesaf. 

Derbtniadau am Lyfrad o Ebrill 12, HYD T 11. — Sir 
Ddinbych, £1 ; Dwyr. Morganwg, £2 4s 7c ; Sir Aberteifi, £2. 


CYNNwysiáD. 


Eewyddorinii Gn’irionedd 229 

Cyinmant'a ndivyrt*iniol Mor«anwg 211 

©olysîyddiaelli— Cyunyddiant Teyrnas l>duw yn Nghymru — Newyddion 

Canrefol 237 

Llyfrauyn Eisieu 242 

Uy«b>9iad, &c 244 


MERTHYR-TYÜFIL: 

MbRMMMD ▲ CUYUOSl'DWYD UAR B. 14 , ClhTlB 




UDGOIiN SEION, 

B U 

&rmt }) &aíiu. 


Ruif. 16.] EBRILL 29, '1854. [Cyf. VII. 


DIPYRWCH. 

G-AN Y PlttF LYWYDD ERIG HAM 'YÖ'DNG. 

Pan yr eloch i ddifyru, neu i adfywiogi eich hunain mewn 
unrhj’w dull pa bynag, os na ailwch fwynhau Ysbryd yr Ar- 
glwydd y pryd hyny ac yno, fel y gwnelech pe mewn cyfarfod 
gweddio, gadewch y lle hwnw; ac na. ddychwelwch i’r latii 
ddifyrwch neu adioniad, hyd nes y cyrhaeddocli feistrolaeth 
trosoch eich hunain, ac hyd nes y galloch reoii y dylanwadau 
sydd o’ch amgylch, fel y galloch gael Ysbryd yr Arglwydd 
mewn unrhyw sefyllfa y diclion i cliwi gael eicli lleoli ynddi. 
Y pryd hyny, ac nid liyd hyny, y daw yr, weddus i’ch braint 
chwi, i’r eiddof fi, neu i eiddo unrhyw un arall o’r Saint, i 
ymuno yn y llawenydd a fwriadodd y Creawdwr er ein liad- 
fywiogi. Dynmnwn ar i chwi gofiohyn; ac fel ÿ gẃneloch, 
yr wyf yn ail adrodd nad eich braint gyfreíthläwn ydyw 
ymollwng i unrhyw beth mewn dull o ddifyrwch, hyd nes y 
lyddoch iredi cyflawni eich dyledsicydd, a chyrhaedd gallu Dmc i’ch 
nerthu chwi at wrthsefyll a gwrthwynebu pob ysbrydion 
halogedig a ddiclion ymosod arnocli, a’ch arwain ar gyfeiliorn; 
hyd nes y caffocii awdurdod trostynt, a thrwy eich ffydd, a 
gawsoch yn atebol i’ch gweddi a’cli deisyfiadau, y caffocb fen- 
dithion yr Ysbryd Glân, y gorphwyso arnoch, ac yr aroso ef 
gyda chwi yn barhaus. 

Nis gallwch chwi byth gael fy nghydsyniad, i gytuno mewfi 
difyrwch ac adloniad hyd nes y byddoch yn y sefyllfa lion, iiyí 
16 [pris 1 g. 



246 


UDGORN SEION. 


nes y byddoch wedi eich arfer a’ch dylanwadu gan Ysbryd yr' 
Arglwydd ein Duw. Clywch hyn, chwi holl Saint y Dyddiau 
Diweddaf! A wnewch chwi wario amser cich prau>f am ddm, ac 
ynfydu. ymaith eich hanfodiad a'ch bodolaeth ? Cawsoch eich cyf- 
ansoddi, a’ch dwyn i fodolaeth i’r dyben o barhau yn dragywydd, 
os cyflawnwch fesur eich creadigaeth, gan ddilyn y llwybr 
uniawn, sylwi ar oíyniadau y gyfraith nefolaidd, acufyddhau i 
orchyraynion cin I)uw. Y pryd hyny, a’r pryd hyny yn unig, 
y gatlwcii ddysgwyl y bydd i fenditli y bywydau tragywyddol 
gael eu cyttwyno arnoch. Nis gellir ei chyrhaedd ar ur.rhy w 
egwyddor arall. A ydych yn deall y bydd i cliwi beidio a 
bodoli, y deuwcli i lawn ddiwedd, trwy ddilyn y ffordd wrth- 
wynebol ? 

Breintiau a benditliion Saint y Goruchaf Dduw ydynt lawer. 
Ië! Yr oll ag y sydd yn y nef, ac ar y ddaear — -teyrnasoedd, 
gorseddau, ty wysogaethau, galiuoedd, uclielderau, dyfnderau 
petliau presennol, a phethau i ddyfod, gyda yr oll a allwch 
ei weled, ei glywed, neu feddwl am dano, ei sylweddoli, neu ei 
synied. Mae pob peth yn y nef, ar y ddaear, neu yn Uffern, er 
eich gogoniant, dyrchafiad, ac ardderchawgrwydd, os yn eich 
bywydau yr anrhydeddwch chwi yr Offeiriadaeth a gyflwyn- 
wyd arnocli ; ac, yn yr amser cyfaddas, daw yr oll yn iswasan- 
aethyddol i chwi, ond nid cyn hyny. Eithr os yr ymddaros- 
tyngwcli i wasanaethu eich teimladau eich hunain, ac os na 
ddymunweh adeiladu teyrnas Duw, a santeiddio eicli calonau, 
hwy a’cli arweiniant i lawr, a byddwcii yn ddarostyngedig idd- 
ynt yn dragywyddol yn ddarostyngedig i’r gallu a’ch cystuddia 
ac a’ch poenydia chwi, ac a’cli dwg o’r diwedd i ddinystr; tra, 
os dilynwcli y ffordd wrthwynebol, daw y teimladau a’r nwydau 
hyn yn ddarostyngedig i chwi; galluogir chwi i’w Ilywodraetliu 
a’u rheoii hwynt. a pheri iddynt eich gwasanaetliu chwi, ac is- 
wasanaethu y gwrthrych a’r amcau oblegid y rhai eu planwyd 
yn eich monwesau. 

Mynych yr cdrychais ar bersonau yn myned heibio yn ol ac 
yn mlaen trwy ein Tiriogaeth, a’u clywed yn dywedyd. “ Y 
rhai tiyn ydynt y Mormoniaid hoenus; y rliai hyn ydynt y 
Mormoniaid llawen, ni welais i trioed y fath Gymdeithas!” Fa 
bam y mae hyn? Yn unig oblegid y mwyuhant eu hunain^ 
oblegid y eynimerant gymmaint cysur. 



UDGORN SEION. 


247 


A yw dyn yn Sant, pan y delo i Eglwys Duw o dan y fath 
ddylanwadau, heb ond yn unig o herwydd yr ymddengys y 
Saint iddo ef yn ddedwydd? Na, nid y w ef ddim. Nis 
dichon i un person fod yn Saní, oddigerth iddo dderbyn yr 
Efengyl santaidd, a byny o herwydd ei pìiurdeb, ei chyfiawn- 
der, ei santeiddrwydd, a’i thragywyddol barhad. Gogw} r dda 
pob peth arall at ddarfodedigaeth, didoliad, a diddymdra; na, 
nid diddymdra, yn oi fel yr arferir y gair gan rai ; canys nid 
oes y fath egwyddor a hyn, ond ymddattodiad neu ddadan- 
voddiad, ac ymollyngiad i’r elfenau cyntefig. 


CYMMANFA DDWYREÍNIOL MORGANWG. 

[Paihad o dud. 217] 

Pa lesson am fyw yn Seion, heb geisio byw fel y dylem yma > 
Pa ennill sôn am fyw mewn gorfoledd, heb ymdrechu byw wrth 
ewylìys Duw mewn gorthrymderau ? Am gael dangos ei nerth 
oiewn gwendid V mae Duw. — Rhnddwn, Saint, eiu holl ymddir- 
îed yn vr Arglwydd, am fwyd a dillad, am gwsg a bod yn effro, 
am ddoniau yr Ysbryd, ac am fywyd tragy wyddol. Boddlonir 
Saint Cynnadledd Abertawy gan yr UJgorn ; y maent yn deall 
Jlais eu bugail ac yn yraddiiied ynddo. Llwyddiant nìawr sydd 
yno; a’r llywyddton ac ereîll yu derbyn y doniau ysbrydol. Y 
maent hwy, fel finnau, ac ymddiried yn ein Llywydd. Rhoddwn 
ein hunain yn eiddo i’r Arglwydd, gan fwyta, yfed, a gwneyd yr 
oll a wnelom er ei ogoniant. Efe a ofala yn un a’i addewid. 
Ein hymdrech a fyddo am fyned yn mlaen ar gynnydd mewn 
santeiddrwydd, gan fwrw ein holl ofal arno, a chan roddi ein holl 
ymddiried yn yr Arglwydd am ei Ysbryd, trwy Iesu Grist. Amen. 

Y Llywydd Jones, — Gwir ymddiried a gynnwys ufyddhau i’r 
gwirionedd, o gariad atto, am mai gwell genyrn gael gwneyd ein 
dyledswyddau na pheidio. Gan mai diammheuol genym y cyf- 
lawna Duw ei addewidion, a chan fod difyrwch, lles, a beudith 
wrth wneyd ei ewyllys, dylai hyny ein tueddu i ymddiried ynddo 
Ef, trwy beidio a gadael i ffaeleddau personau attal ein hymddir- 
ied yn Offeiriadaeth Crist, yr hon sydd yn berffaith ddi Iwgr» 
Rhyfedd i blant Banher ofni tîodi, a cheelc yn eu meddiant? Pen 
Banhor y byd yw ein y Tad ni. Dylai fod genym ymddiried yn 



ÍJDGoRS SEÍötf. 


î4ê 

ein gilydd, gan ymdrechu lleshau ein gilydd. Rliyfedci a fycídaí 
í filwr, ddywedyd with y llywodraeth w]adol,neu i angel armes-’ 
ymu a Duw, a ^ofyn ai n?d fel a’r fol a fyddai ort u ! Byddaí 
hyny yn sarhwd ar y synwyr a’u hanfonodd i weinyddu. Gan 
fod y milwyr yn ufyddbau trwy ymddiriedi synwyr y llywodraeth 
wladol, wrth fyned r’r frwydr yn erbyn Rwssia,a gaiff plant y 
byd hwn fod yn gallach yn eu cenedlaeth na phlant y goleuui ? 

Os ydvm ara gyd-fwynhau yn Seion, ymdrechwn gynnorthwyo 
yr ymfudiad tuag yno ; a thalwn ddyled ein Oynnadledd. Daeth 
cenadon o Seion, gan ymddiried yn y lly wyddiaeth ; cynnorth-- 
wywyd hwy yma i fyned i Benrliyn y Gobaitb Da ; a mawr fel 
y llwyddodd yr Arglwydd hwynt, er achubiaeth dynion yn y lîe 
hwnw. Gan i’r Arglwydd gytìawni ei addewid, ac ymddiried i’n 
baddewidion ni, a thalu llog hefyd, a gaiff ein haddewidion, at y 
genadaeth bono, aros heb eu cyflawni ? Cofiwch am y llyfrau : 
da a fyddai genyf weled ceiniog wedi eu thalu, am bob tair 
ceiniog sydd ddyledns — Yradrecher talu am yllyfrau sydd ar law; 
ac yn lle eu gadael i wëodd y pryf copyn, neu yn fwyd i lygod , 
taler am danynt, a gwasgarer hwyut yn ymborth eneidiau : 
gwesgarer y traethodau, gan brofi yr ystyriwn ui yr Arglwydd yo 
deilwng o 7 n holl ymddiried — Rhodder pob moddion da rae'ni 
gweithrediad ; gan ofalu \n ddyfal am fod dan fendiîh vr Ys 
bryd Glân, yn ymddirìed yn yr Arglwydd, mewn cwbl ddiwyd- 
rwydd mewn pob gwaiih da, trwy Iesu Grist. Araen. 

Terfynwyd, gyda bendithiad gan yr Henuriad Thomas Giles- 
Tredegar, a chanodd y Còr yn gampns hynod. 

Hanner aior wedi chwecfi. — Canodd y Côr, “yn gyntaf ceisiwch 
deyrnas Dduw/’ Gweddiodd y Llywydd Daniels. a chanwyá 
“ chwi etholedig bobl Dduw.’’ 

Gwedi i’r Llywydd Jones, gryhwylî ei obaith mai dyhen poh unt 
ydyw cael a dcrbyn lleshad. trwy wrandaw^ credu. a gwneyd y 
pethau da a ddysgir iddyuS, 

Y Ll\ r wydd «jeremy,a roddodd hanes ei daith yn Nglogìedd 
Cymru, dull y bobl yn ymddwyu tuag ato, agwedd y Saint, 
ac annogaeth ì’r brodyr a allont, \ mweled a’r Go.rledd, a phre- 
gethu yno yr Efengyl. 

Adroddodd hanes ei ddychweliad. trwy offery noliaeth y Llyw- 
ydd Jones, at y Saint; a chan fynegi y fath oedd ei brofiad ar yf 
ácoser hwnw, dywedodd bethau tueddol i lesoli proffeswyif 


ÜDOORN SEION. 


249 

ieöatnc ; a noawr y daioni a wnaeth i lawer trwy hyny. Dywedai 
ara yr erîid a gafodd; ac hefyd, ei fod o’r dydd y bendithiodd yr 
Arglwydd Ef, trwy «i Ysbryd, hyd beddyw, vi) gwybod mai Eg- 
3wys lesu Grist yw hnn. 

Canodd y Côr yn odidog. 

Y Llywydd Jones. —Yraddengys yma bawb yn ddifyrus, a 
«hlywsora yn fanwl iawn ara y Jfurdd sydd yn declireu rhai yn 
Nghrist, ga-n y brawd Jereray. G«ers dda, oedd clywed ara y 
ffuudd yr erlidid un oedd ieuauc vn yr Eglwy6; ond y wer* 
bwysicaf, oedd un yn taro ar y testun y meddyliais ddywedyd 
ychydig arno; sef. y wers i’r swyddogion, ara iddynt yradrechu 
tnyned i*r gogledd, a pliregethu vno yr Efengyl. A yw ein 
hiraeth, am i creill fwvnh.au bendithiûn yr Efengyl, mor ryraus 
a’n hiraeth am V gobaith a osodwyd o’n blaenni; sef, bywyd 
ftragywyddol? Nid ydyra, fel y syiwais o’r blaen, i fod yn segur. 
Ystyriwn werthfawrogrwydd eneidiau anfarwul. Pe Da buaswn 
yn Llauybydder, buasai y rhai gonest a gredasant heb glywed 
hyd yn hyn, heh i rywuu arall -fyned. Mae yraa frodyr, a chan- 
ddyut y trysoi* mewn llestri pridd, wrth yr ugeiniuu ar cauuoedd. 
A allwn ni sefyll yn y farn, a dywedyd i ni wneyd yr oll a 
allasera tu ag at achub eneidiau ? A yw pregethu wedi darfod ? 
Bu llythyru ataf fod trefi, plwy.fi, a siroedd yn Nghyraru, heb 
hregetliu o’u mewn, ac eisiau pregethwyr ynddynt. A gawn ni 
segura, gan beidio yradrecha anfon yr Efengylat y lluoedd sydd 
■ochr yn ochr a'u gilydd, oddi yraa hyd i Gaergyhi, heb un i 
îywyddu arnynt? Pwy a ai fT-? Pwy a wna ateb, “ Wele fi, an- 
•íon ti?” Pwy a ddywed, M yfi a âf ?” Haerir gan rai Das 
gaîiaut, am eu bod yn gweithio ; a’u bod er gweithio yn galed, 
yn myned dlotach dlotach o hyd. Pa ryfedd eu bod yn myned 
dlotach (llota<*h, a hwythau, trwy yradrafi’erthu am arian, yn an- 
iifyddhau i Dduw, gan heidio a phregethu yr Efengyl i’r hobl ? 
Dy wed ereiìl iiíis gaîlant, am eu bod yn royned i briodi : nid wyf 
y n erbyn i ddynion briodi,ond dywunwn eibrwd yn ynghlustiau 
y menywod, am iddynt bcidio myned a dynion ysydd a’r Dduw eu 
heisiau. Frioded dy n pan fyddo ganddoamser; eithr gwnaed 
Ävaúh yr Arglwydd yn gynthf. Ceisiwch yn gyntaf deyrnas 
Dduw, a’i gyfi.i wnder Ef, a phob peth arall a roddir i chwi yn 
«ychwaneg Nis gallaf adrodd fy nheiinladau wrthych aro y peth 
ftý'u ; yr yiì gwybod, am foj Dnw wedi rhoddi gwybod i 



2.50 


UDGOIÌN SEîON. 


chwi raai hon ydyw Eglwys lesu Grist ; gan hyny, onîd y«r y-is 
ddyleilus arnom fyned a phregethu gair yr iachawdwriaeth hon i 
ereill ? Mae vraa ddigonedd o bregethwyr ar yn ail a’u gilydd : 
yrawasgarer fel na chlywora lais ein gilydd yn pregetlm, canys y 
raae Duw yn dywedyd Ewch. Ystyriwn nad digon yw a wnelora 
hyd nes y cyflawnoro ein dyledswyddau tuag at yr Arglwydd. 
Ceir cyrahorth, ond niyned yn enw yr Arglwyard; na ddyweder 
* Myfi a nwn pe byddai genyf fodd daeth rhai wyth rail o till- 
tiroedd tnag yraa, i blith dyeithriaid, ac o blith dyeithmid gwleâ- 
ydd ereill; ond ai tvbied yr ydyra nas gallwn ni fyned, a phre- 
gethu, yn rahlith ein cydgenedl ? Ai tybied yr ydym nas gallwn 
fyw a chael gwranriawial yn mhlith ein pobl ein hunain y 
Cymry ? Yr wvf yn cynnyg fod i bob llywydd cangen feddwl 
ara ei ddyledswydd, a chyrnmeryd y petl» hyn at ei ystyriaeth. 
Y mae fy nghalon yn tehnlo wrth glywed galwadau taerion atr> 
bregethwyr i ddynion. Pwy a drydd yn wirfoddol i fyned a 
phregethu i’r hobl ? Os vdvm ara wobr pobl fawr, gwnawn waitl» 
pobl fawr. Beth yw llais Duw at t rhai a gyfljgodd i’w winllan 
a hwythau yn cyrameryd ei amser Eí’i i wasanaethu eu teimladau 
eu hunain ? Yr wyf yn gobeithio y caiff fy ngihymhelliadati hyi> 
«u priodol effaith, ac y daw swyddogian i godi a myned » 
gweitbio gwaith Duw, trwy iatüir cariad. Trwy ddiwydrwydd 
rhai gweision Duw y sefydlwyd cangen,a changenau^ fei; y bw i 
gynnadleddau ddyrchafu o honynt. Felly, trwy ddiwydrwydd a 
ffyddlondeb eu cyffelyb, y mae gwneyd a llwyddo etto. Mewi> 
difrif, onid syndod yw fod dynion a gawsant grelydd, fod dynion 
a gawsant dystiolaeth sydd ddâgon gryrausi’w tueddu i ymadaeì 
a chy feillion, a pherthynasau, ac a gwlad eu genedigaeth, gan 
fyned filoedd o fiiltiroedd o ffordd ; onid syraiod raeddaf, y w foit 
dynion felly heb ystyried y cyfryw dystiolaeth yn uerth rayned 
gyda h* u'i ehyhoedd? yn rnhob cwr o’u gwlad, i’r dyben o geisio 
dwyn ereill o’u cyd-gemdl i fwynhau y tytfelyb fendithioo 
anrahrisiadwy ? Y bugeiliaid hyny, ag ydynî yn gweled y bohì 
yn eistedd yn mro iywyllwch a chysgod angau, ac heb rybuddio 
y bobl, s y fugeilijid y bydd i D-âuw ofyn gwae<l y bobl oddiar eu 
dwylaw. Pwy a alì fod yn ddifraw ? Pwy a ddichon fod yn ddi 
awydd am ryddhau ei hunan o'r perygl o glywed Duw yn gofyn 
gwaed y bobl oddiar ei ddwylaw. 

Hyfryd yw. cyfaifod. ao. &ilydd,. raewn Cyraman£a fel hoa, & 


UDGORN SEION. 


■251 


*gwele’d gwynebau Offeiriaid, a Henuriaid Eglwys Ddaw. Hyf* 
*ryd iawn a fydd cael cyfarfod etto yn Seion, a dywedyd yno yr 
hanes fel y bu arnom yn Babilon. Frodyr, Gwyliwchî Gwyli- 
wch i glyvred yno na phregethasoch i’r rhai y gallasech bregethu 
iddynt fod tnegys angau yn y crochan i chwi! Mae cael bendith 
gan Dduw yn yrnddibymi ar i ddyn rodio llwybr ei ddyledswydd. 
Nid oes genyra hawl ar ein haraser, ein hiechyd, ein heiddo, na’n 
hunain ; Duw a’n pia-ni a’r oll sy genyra; gan hyny gofalwn 
am roddi iddo Ef ei eiddo ei Hun ! A yw ein tafodau yn barod 
i ddywedyd ein bod yn myned, — yn nayned a phregethu i’r bebl? 
Mae yraa bregethwyr raor liosog, nas gwyr eu llywydd pwy i’w alw 
5 sefyll, rhag digio arall! Mae lleoedd eroill a rhy ychydig o 
bregethwyr yndaynt, ac y mae lleoedd hefyd heb uu ! Ceir raewu 
rhai raanau orraod o lyfrau; gwasgaá*er hwy i leoedd nad oes yn- 
■ddynt lyfrau, a gwasgarer y pregethwyr i leoedi y byddai yn 
fendith eu cael a’u clywed. Mae y byd yn brwydro, a dynion vn 
ymfyddino wrth y miloedd i ladd eu cyd greaduriaid ; y mfyddin- 
wn, ac ymrestrwn ninnau i achub, i fywhau, ac i alw dynion at 
Dduw fel y caffont fywyd tragywyddol. 

Yr wyf yn cynnyg fod cariad wledd i gael ei chadw yraa, ar 
ddiwedd ein cyfarfod Cynaadleddol nesaf, a’r arian a fyddo tros 
ben y draul i’w rhoddi at gynnorthwyo y ŵai a ânt i bregethu 
trwy y wlad : egyr yr Arglwydd ffordd; gofala Ef ara danom ; % 
• deffroer ni oll at ein dyledswyddau, a gwneyd fel y galloin roddi 
cyfrif yn llawen. Y Tad tragywyddol a’n bendithio a chflawn- 
■der o’r Ysbryd Glân, trwy Iesu Grist. Amen. 

Y Llywydd Dauiels. — Hyderai fod pawb yn awyddus i wneyd 
gwaith y oynha-uaf raawr; gwybyddus iddo fod anghen llafur- 
wyr: ac wedi llafaru yn fywiog a serchus, er annogaeth i bregethu 
trwy y wlad, cryhwyllodd fod gwaredigaeth yr holl rai ffyddlon 
yn agoshau ; ac mai ein braint yw boddloni i gyd ymffurfio ag 
«wyilys dadguddiedig Duw. Llawenhai yn herwydd yr arwydd- 
ion fod pob yraddiried gan y Saint yn y swyddogion: erfyniai ar 
y rbai a allont, fynod a galw dynion o dywyllwch i oleuni ; a bod 
yn benderfynol o'r newydd i wneyd yr oll a allont, tan arweiniad 
yr Ysbryd santaidd, er gogouiact y Tad, trwy y Mab, Iesu 
■<ìrist Araen. 

Canodd y Côr yn rhyfeddol, 

Yr Henuriad Thomas Giles, Tredegar, a ddywedodd ycbydig • 



252 


ÜDGORN SEION. 


hanes ei ddecreaad gyda yr achos goreu : crybwyllodd raì ar& 
gylchiadau a’i cyfarfyddodd, a mynegi.dd lawer o bethau difyrus- 
ac adeiladol, gan ddilyn annogaethau i fyned a phregethu, jn 
gyffelyb i feì y gwaeth y Llywyddion Jones, Jeremy, a Daniels. 

Yr Henuriad Dewi Elfed. Jones. — Mynegodd fod Cynnadledd 
Tilanelli raewn teimîadau da, yn gwellhau, ac yn mwynhau mwy 
nag arferol o Ysbryd Duw. Y bod gwrandawiad da gan y byd, 
a rhai o’r byd yn dangos eu caredigrwydd trwy ròttdi cynDorthwy: 
ond ei fod yntau hefyd yn teimlo yn ddwys tros y eyfryw gared 
igion, ac mai ei ddymuniad ydyw eu gweled yn dyfod i mewn i’r 
Eglwys, trwy gredu yn Nghrist, edifarhau am eu peehodau, eym 
meryd eu bedyddio er maddeuant pechodau, cael arddodiad dwy 
law yr Henuriaid, derbyn o bonynt yr Yshryd Glân, a dyfal 
barhau hyd ues cyrhaedd gafael ar y bywyd tragywyddol mewn 
dedwyddwch. 

Y Llywydd Jones. — Llanwyd ein Jlesírf yn dda heJdyw. Dv- 
munwn i’r henuriaid fod bob amser yn ymdrechgar am lenwi medd- 
yliau eu gwrandawwyr a phethau da Pn eu llenwid a phob math 
o bethau, byddai perygl i’r naill bethí redeg trosodd, a’r llall, na 
fyddai gystadl, yn aros i mewn. GobHÌthiaf yr a pob Henuriad 
ac oflViriad allan mewn ufydd-dod i'r alwad ddwyfoî, i yaidrechu 
achub y dynion sy mewn tywyllwch, yn myned tua cholledigaeth. 
Pwysigrwydd y gwailh a orphwyso ar ein raeddyliau. gyda difrif- 
oldeb, gan fod yn awyddus i gytìawni holî ewyllys Duw, tan 
arweiniad yr Ysbryd Glân, trwy lesn Grist. Amen. 

Canodd y Côr “ Mae’r boreu’n agoshao, &C.,*’ gyda nerth 
hywiog, medrusrwydd peroriaethol, ac eífeithiau dymunol ang- 
hyffredin. 

Terfynwyd, gyda bendithiad, gan yr Heûuriad John EvanSs. 
Aberteifi. 


UNOLIAETII DYBEN. 

Un Dyben, da ei wybod, — y\v cwlwm 
Calon y bydysod : 

Sef, rlioi glân gynnwysfawr glod 
Gorodidawg, i’r Duwdod! 

Roìîyn Dui',. EaxRX, 



ÜDGORN SEJON. 


253 


UDGORN SEION, 

NliU 

Seren p j&atnt. 


DYJ>D SADWRN, EBRILL £9, 1834. 

II in'esion EoLwrsia Cartrisfol. —Lìu o Off'eù inirf a Pha.ri-h- 
edicjion, yn preyethu Mormoniaeth. S\vn mwy hoff a sain mwy 
liyfryd am fedyddiadau, cynnyddiant duniau, ac ymroadau i 
ymgrefydda, a gyrhaedda ein clustiau yn barhaus o wahanol 
ddosparthiadau yr eglwys Gymreig; cyd-dystia ymroadau 
adnewyddolpregethwyrgau grefyddau eingwlad “ iddarlithio” 
fel y dywedant hwy, eitiir i gamgyhuddo meddwn ninnau, yr 
hyn a alwant yn Formoniaeth, yr.ghyd ag ymddeffroad y 
diafol o’i gysgadrwydd i feddiasnu pobl etto, y fod teyrnas 
Dduw ar ei chynnydd yn ein plith Er's ychydig yn ol y swn 
a glywid gan bregethwyr oedd, “ gadewch lonydd i’r ‘Mor- 
moniaid,’ peidiwch a’u lierlid y maent yn marw o honynt eu. 
hunaiu yn gyflym, rhwng y rliai sydd yn ymfudo i California, 
a’r riiai sydd yn troi yn ol, buan y cawn lonydd ganddynt oll ,. 
na tiirwblwch o’u herwydd.” Ac felly nid oes Uawer o ddar- 
lithio wedi bod i’w herbyn er ys amser, oddieithr anrbell bwt o 
ystori drwy y cyhoeddiadau, er cael gwaith chwerthin, ac 
ystoriau anllad a dwl yr “ Offeiriaid” yn draethodau a baledi ; 
ond pwy ntor ddwl a choelio dim a ddywed “Offeiriaid?” 
Hawyr! a oes rhywun mor anwylrodus oddiyma i ben mynydd 
Epynt a bod heb wyhod mai Offeiriaid, iselaf wasaidd ydynt i: 
dad y celwydd, a’r unig wahaniaetli sydd rhwng eu eelwyddau 
liwynt â’r eiddo y meddwyn a’r eanwr balcdi, neu eu tad eu 
hunain yw, fod tipyn rnwy o sawyr coìegawl ar eu hanadl 
liwynt; yr hyn, yn amser teyrnasiad y biccci bw Revrendaidd 
ar synwyrau y werin. oedd yn gryn lysnafedd oddiamgylch 
cnwbyn o gelwydd go erchyll, a thrwy ei seirnio â tlripyn o 
rltli duwioldeb hwthid i lawr gyddfau eu hudoledigion yn brys- 
ur; eithr nid felly yn awr; y mae pohl yn gwybod yr anghen 
o. ddefnyddio.eu trwynau eu hunain, a gwyddant v ahaniaath.: 



■ ->54 


UIIGOHN SEION. 


rhwng sawyr pwll tomenau Offeiriaid a gwely pwsiau y gwir- 
ionedrl; gwelant yn eglur pan edrychant drwy eu llygaid nat- 
urioi eu hunain, y riiai a roddes y Creawdwr yn eu penau. mai 
speftol yr Offeiriaid a wnai i bob peth edrych mor ddychrynllyd 
rhagor yw; y mae magnfi/ing powers, neu magiciul force y spectol 
Offeiriadyddol yn dyfod fwy i’r amlwg bob ymdrech a wnant 
i’w gelu. Pwy ond Offeiriaid duwiolfrydig y “ brif dywysogaeth" 
sydd yn deilwng o gael “ Aladins lamj>" yr oes, — pwy a allai 
wneyd mwy o ddefnydd o honi i ddangos poh petli y peth nad 
yw, ac i ddangos y gwir yn gelwydd, a’r celwydd yn wir, v 
tywyllwch yu o'.euni a’r goleuni yn dywyìlwch, nag a allant 
hwy? Gan liwy y mae cymmaint o amser segur i ddweyd ac 
ysgrifenu celwyddau am grefydd eu cymmydogion, a phwy 
sydd yn cael eymmaint o arian am rwystroy werin i glywed a 
derbyn efengyl Crist ag yw Offeiriaid Babel. ac nid yw eu sei 
ronyn llai tcilwng o’u cenadaeth, nag oedd sél eu brodyr I'aal- 
aidd gynt ; ac felly, paham ar nad hwy a deilyngant y Lamp 
ddefnyddiol hon, ag sydd bob amser yn dangos pob gwir yn 
gau, a da yn ddrwg. Ond beth am hyny? Dim, ond tipyn o 
hynt i’r Offeiriaid i wneyd eu .gwaethaf, druain, nad yw Mor- 
moniaeth yn hidio ddim mwy am danynt oll nag oedd Elias am 
gau-brophwydi Baal gynt. Ysgrechant, gwaeant, cordeddant 
eu celwyddau rnor deg eu lliw â’u crysau gwynion, etto ni 
allant wneyd un niwed i Formoniaeth: y mae hi allan o’u gafael, 
a gwnant eu gwaethaf, ni fydd gwaeth iddi. 

Ond i ddychwelyd oddiwrth yr Offeiriaid liydnesybo“y 
carth wedi tyfu;” yr oeddem yn bwriadu dweyd bod yr Offeir- 
•iaid yn cae! lielp yn awr i bregethu Mormoniaeth; canys 
deallwn fod rhyw weiuidog Wesleyaidd yn pregethu Mormon- 
iaeth yn Llanymddyfri yn brysur iawn; methodd a chael neb 
i’w rwyd Wesleyaidd, a threia y rhwyd Formonaidd i ddal 
pysgod; tcel done, Mormoniaeth! y mae hi yn fwy poblogaidd 
na AVesleyaeth, onide ni buasai y Wesley yn taflu ei hen 
Twyd gandrill ei hun i law-r, ac yn codi Mormoniaeth yn ei UeÜ 
Ond, i ddychwelyd at ein hanes; ust, do anghofiasom gyhoeddi 
V fod un arall yn pregethu Mormoniaeth y Llyn Ilalen; yu 
darlunio yr elephant, ei gyrn a’i garnau o’i goryn i’w sawdl yn 
Aberystwyth yn fuan; ow, ow, pa fodd yr anghofiasom udganu 
íiyn, a’r gwr wedi bod yn California ei .hunanJ bydd yn siwr, 



UDGORN SEltW. 


25S 


■0 ddweyd y gwir ani y seintiau, canys y raae efe yn ehjn parod 
iddyntj siwr y ceir y gwir gan y cyfryw, lieblaw y mae efe yn 
Wetleyad hefyd; wedi bod yn addoli ac yn dilyn y Duw melyn 
liyd i Califnrnia; ac yno yn deall iddo fyned i’r cerbyd go 
chwitli yn ei gwsg, a chyn hanner deffro dianc yn ol i’w ei 
addoli ef yn Nghymru, yn hytrach dan yr enw o Formoniaeth. 
Pw r y fuasai yn meddwl mewn difrif fod Mormoniaeth yn fwy 
poblogaidd na mwngloddiau nae California; mae y fod un 
Wesley, baeli na mawr, mor selog dros Forinoniaeth a dyfod y i 
holl ffordd oddiyno i Aberystwyth, i’w pliregetlìu hi, pan y 
gallasai wrtli aros yno lanw ei boccedau ag aur! O dyma ŵr 
ffyddlon, pwy nad el i wrandaw hwn a chredu pob peth a 
ddywed? Bid siwr, y gellir credu pob gair a ddywed hwn, o 
herwydd gehjnyw er y fod atnryw o Formoniaid wedi dyfod o'r 
Oy ffryn, a fuasent fyw flynyddau yno, ac yn awr yn Nghymru; 
ond ni allant hwy druain ddweyd y gwir cystal ag y gail y 
Wesley, tra na chafodd ond cip olwg ar y lle wrth fyned heibio. 
Ond beth am hyny? Dim yn y byd, lliwia ei ystori â’i frwsli 
a’i baent llawn oystal a phe gwir, a hawddach ei llyngcu. 

Ond i geisio dychwclyd unwaith etto; yr liyn a geisiem 
ddweyd o liyil yw y fod y Parch. Mr. Jones, [nid o Lorgoiìni 
ond o] Capel Seion, Merthyr.” Gweinidog parclius gyda y 
Bedyddwyr yn pregethu Mormoniaeth yn gampus iawn yn oi 
a glywsom ! trueni fod ar Mr. Jones, gywilydd pregethu Mor- 
moniaeth yn ei gartref. ond dianc mor belled â Llanelli Brych- 
einiog i w pbregethu; bid siwr, y buasai yu dda genym ni ei 
glywed yn pregethu Mormoniaeth, a ninnau yn ceisio a’n holi 
egni ei phregethu er’s blynyddau bellacli ! Pa ham nad ym- 
ffrostiwn o gael cymhorth enwogion fel hyn i bregethu Mormon- 
iaeth? Goreu po fwyaf a ddel; gan i ni gael y flaenoriaeth yn 
hyn, a digwydil bod yn gyntaf braidd i godi ein llais o’i pldaid, 
credwn fod i ni ryw fatli a hawl i wahodd ereill at y gwaith, a 
gwahoddw’ii holl Beirch y wlad o bob sect, anffýddwyr a chref- 
yddw’yr meddwon i’w rhegi, a’r deillion i ganu baledi iddi'! 
Rhyw interlule bertiach nac a wnaeth “Twm o’r Nant ” erioed 
a chwareua holl bregethwyr Mormoniaeth yn ein gwlad ni! 
Nid oes neb yn edrychwyr braidd, chwareuwyr yw’ pawb! Onid 
yw Mormoniaeth yn beth swynol hynod ? Beth geir yn gys- 
tadl a lii i dynu sylw, a hithau yn beth bach “ mor ddistadl ts. 



256 ÜDGORN SEION. 

disylw” hcfyd! Wel, ni ddylai neb fod yn segur na diogfycí 
pan y mae cymmaint perygl mewn Mormoniaeth ag i lusgo 
Mr. Jones, ar ei ffyn baglau yr Iioll ffordd bell hyd Lianelli i’w 
phregetliu! Gyfeillion synwch, ymddeffrowch ar frys a deu- 
wch yn mlaen i bregetlm Mormoniaeth i gyd, ('awr a man, o 
bob plaid a diblaid, y mae yn llawn hryd pan y mae cripples yn 
ymlusgo draws y byd i’r ymgyrch clodadwy! Ni raid i neb 
ddigaloni, gall pawb wneyd rhyw betli; ac nad beth a fo, gwelli 
hyny na dim. Mae Mormoniaeth^ yn air bir— fawr gynhwys- 
fawr ac yn ddigon o destun i y nifer a fynoch o bregothau i 
chwi oll; ni raiil fod byth allan o ddefnyddiaft •, y mae hi fel yr 
India liubbrr yn stretchio o hyd po fwyaf a dynwch wrthi. 
Onid cofus yr lioll ddarlithiau a t’u drwy Gymru oll o Gaerdyf 
i Ddowlais, líynmi, pw, ie, pob man a Chaergybi hefyd: ac nid 
yw hi fymryn llai o swm yn awr, na chyn iddynt oll ddechreu. 
Tmgalonogwn oll dyma ddigon o bwnc i ni oll ; 'ie, pwnc a bery 
yn newydd o hyd er fod pob un yn ei dro yn ei orphen— cath 
a, naw gwaith bywyd mam cathau byd ynddi yw lion na 
arosa byth yn farw ar ol cael ei lladd a’i chladdu, ni fu eirioed 
greadures nmr anfanv«l a hon rhwng gewinedd na tlian ddan- 
nedd Oífeiriaid, i’eirch. na Bel. ei liun! Mae yr oll yn ei 
lladd o hyd ac y mae hi yn fwy bvw po fwyaf a leddir arni bob 
tro! Wel. pwy raid fod hcb ddigon o waith ynte? Neb tra 
byw fo Mormor.iaeth. Deuwch un, deuweh oll, deued holt 
uffernolion hefyd; p.i wiw, pa waetli, deuwcli yn nes gyfeillion, 
a gadewcli i ni whispro gair bach i’cli clystiau ; ust, gwran- 
dewch, “ lubour in uuin ,” coeliwch ddyn dwl yn dweyd rheswm ; 
neu, rhag nad ydych yn deall Saesoneg. ac felly colli y secret 
hon, cyfiaethwn lii i cliwifel hyn; gwir Efengyl Iesu Grist yw 
Mormoniaetli. dywedweh cliwi a fynoch, ac yr ydym yn ni 
gwybod hyny. Mae Duw o’n plaid ni a Mormoniaeth yn eich 
erhyn chwi a'cli gau gristionogaetli dyfais eich tad, tad pob 
eriidigaeth a t'u ar wir grefydd; ac yr ydych chwithau yn rliy 
ddwl i ddim os na welwch hyny bellach! Beth arall o ddifrif, 
meddwch cliwi yw yr achos nad allech rhyngoch oll er treio 
eicli gwaethaf ei lladd lii? Beth arali ond y Duwdod sydd yn- 
ddi a aehosai iddi gipio yn ei ehol y gonest galon o’ch ymyl, 
o'cli socicties, o’ch setau o dan y pwlpudau ; 'ie, yn nes íyth ; 
oni h.u fod gwirionedd yn ci cluilon, a feidJiai hi fod moreofu a- 



tíDGOBS SEÎOR', 


25 ? 

firíngo i’oh pwlpudau yn awr ac eilwaith, a chwympo eic'tl 
cewri lieb eich cenad. Ac yn y man, yn llc eu dilyn fel y 
dylecii, wbanwch “hoo-di*hoo” ar ei hol! Beth ond dwyfoldeb 
Mormoniaeth a ddaliai ei gafael yr y cyfry w drwy bob gwawd 
hyd angeu? O chwi, ddeillion ac ynfydion, a’i chwychwi a 
allwch ladd Mormoniaeth? Y symbwl caletaf ag y gwingasoch 
i’w erbyn yw; ac, lii a sytnbyla ei gwrthwynebwyr nes eu syin- 
bylu ollynghyd at eu tad i gonglau pellaf gw!ad anitwn, a chaní 
yno le ac amser i edifarhau am eu dwlni yn ceisio pregetliu 
Mormoniaeth cyn deall beth oedd lii! Eithr unwaitli etto 
dycltwelwn o’n crwydriadau, a plia beth am yr holl ddwltii yna, 
ebe y darllenydd? l)im ond tipyn o ddifyrweli i lanw tudal- 
enau yr Udgoiin, lieb allu cofio dim arall, efallai; doethach na 
Paul i’w y dyn na siarado beth dwlni weithiau; addawsom 
ninnau chwareu ambell dunc ar boblogrwydd yr oes, drwy eiu 
Hiihgop.n, ac ni wyddom am ddini mwy poblogaidd na Mor- 
moniaeth; eithr crefwn gennad i adael ei phregethwyr sectydd- 
ol am ennyd i wrandaw ystoriau eì phregethwyr gwirioneddoî 
hi, a barner wedi hyny pa rai yw y goreu. 

Wcl, y mae yr olaf wrthi lii á’u holl egni y fFordd y cerddwn, 
yn pregethu yn ol yr ysgrythyrau, ae yn hedyddio pobl gan cu 
liannog i fyw yn gyfiawn a duwiol ; tra y mae y Ileill yn pre- 
getliu esboniadau a chredoau croes ysgrytliyrol, a chroes i’w 
gilydd, dan wban fel y juclcaìs fod bendithion Eglwys Crist 
wedi darfod, ac nad oes eu heisieu. Etto, nid yw waetli beth, 
Mormoniaeth sydd drech, rhaid addef ; ac yn lle marw, y mac 
tnwy o fywyd yn eu gwytliienau yn awr nag erioed ; ac os na 
chyfaddefir hyny cyn diwedd y tymmor hwn, ni waeth genym 
gael ein galw yn gau brophwyd na pheidio. 

Y mae rhai Llywyddion Cynnadleddau ar hyd y South yma, 
a rhai yn fwy gogleddol hefyd, rhy hrysur yn bedyddio i ysgrif- 
enu atom ni bytli braidd i ddweyd yr hanes, a dim eofio ceisio 
gan eu hysgrifenwyr anfon hanes eu Cymmanfaoedd. na dim 
arall a geisiwn bruidd. Wel, yn mlaen a hi, bedyddier yr oll a 
allwch, a plian gewch gyfle, gadewch i ni glywed a fyddwch 
wedi Uadd eicli hunain ai peidio! 

Y mae galwadau parhaus am bregetliwyr i walianol siroedd, 
ac ambell un yn ymbarotoi i fyned rywbryd. Hysbysa yr 
Henuriad Jeremy fod argoelion da, ae amryw addewidion í 



258 


ÜDGORN SEIOTf. 


gymmerycT eu bedyddio yn Sir Frycheiniog; mae gwrandawiacT 
ar y Saint, a chyffroad yn rliai o gapeli y Bedyddwyr o her- 
wydd fod y Saint yn mwynhau y doniau ysbrydol, a hwy eu 
hunain yn amddifaid o lionynt! Cryn wahaniaeth yw hyna 
hefyd! Mae yn werth cliwilio i mewn iddo; er hyny, ni eheir 
mo honynt i y fath yna o Fedyddwyr pe ceisid hwynt hyd 
ddydd eu tranc; canys nid gwir,£ond gau fedyddwyr ydynt. 
lfy wedwn yn !iyf, canys gwir yw, ac y mae y nefoedd drwy 
omedd iddynt y doniau, yn profì na hawliodd hwynt i feiiyddio 
nac i ddim arall yn ei enw, ac ni waetli iddynt guro ei penau 
yn erbyn ei gilydd, neu yn erbyn post y drws, na cheisio gwir 
grefydd g) r da hwy r ; ac achos da paham, o herwydd nad yw hi 
yno i’w chael iddynt eu hunain nac i neb arall. 

Dywed yr Henuriad Jeremy, fod trefydd poblogaidd fel' 
Aberlionddu, Talgarth, &c., &c., yn galw am bregethwyr yno,. 
ac yn cynnyg gwaith i’r sawl a ddeuai yno. Frodyr, a gânt 
hwy alw yn ofer? 

Hysbysa yr Henuriad D. Price y fod galwadau aml arno yn 
nghylchoedd Llanymddyfrì, a thaer ddymuna am i ereill ddyfod 
i’w gynnortliwyo; y mae ef wedi dechreu bedyddio, ac addew- 
ion lawer; ac amryw Saint gwasgaredig yn taer erfyn am 
fugeiliaid i’w porthi, tra y mae traed cannoedd wedi rhewi yn 
rhosydd lleidiog y Gynnadledd hon, nes y mae lle i ofni nad 
oes ond ffrewyllau Colera, neu rywbeth tebyg, a ddichon eu 
fflangellu i’r manau y dymuna Duw eu cael. Rliyngddynt hwy 
ag ef am hyny. Tybiwn fod yn Ilawn bryd iddynt hwy ddeff- 
roi at y gorchwyl, pan y mae Offeiriaid a Pheirch, a’r diafol ei 
hun yn pregethu Mormoniaeth mor selog, rhag ofn yr aiff y 
lleill a'u gwobr; canys rhaid iddi gael ei phregethu gan rywrai 
hyd nes y byddo y gonest yn ei chofleidio, a’i gwrthodwyr yn 
ddiesgus. * 

Hanesion Eglwysig Trajior,— Ymddengys fod cyffroad 
adnewyddol drwy wersyll y Saint yn Lloegr a Scotland 
— ymdrechiadau mwy selog, hedyddiadau mynychach a mwy o 
fendithìon yn cael cn mwynhau nag oedd or ys amser yn ol. yr 
hyn a ddyry fawr lawenydd yn eu plith; ac yn gyferbyniol 
ì’w ffyddtondeb liwy y mae díwydrwydd Prcgethwy'r a Golyg- 
yddion i roddi cyhoeddusrwydd i’w cenadwri. Dyry llythyrau 
yr Henuriad Tramor, hanes ddifyrus am hynt yr eglwy» yn Y»- 



UDGORN 't'EION', 


259 1 


ysoedd Sandwich; ysgrifena yr Henuriad R. Ballaniỳne, o 
Madras, lle y mae ganddynt er gwaethaf y eenhadon sectyddol, 
hedw’ar o leoedd i bregethu. Mae y dyhirod hyn, gweision y 
fall, wedi anfon yr holl íforddi “wlad y beiblan,” nid am feiblau 
ond am faledi a phob hen ystoriau am “ Joe Smith, a Mormon- 
iaetli,” y rhai a brysur daenant yn mhlith Hindoos a Bengalees 
duon yr Iadia, i’w rhywstro rhag credu y grefydd a ddesgrifia 
y Beibl; a mawr eu sêl i’w Uedaenu a’u gwirio. A rhyfedd 
mor debyg eu chwaeth ydynt i’w brodyr sectyddol yn y wlad 
hou; yr un arfau, ae yn yr un fyddin y maent ; ac mor sier a 
diammheuol yw i ni mai gweision Babel y’nt, ag yw hunan- 
eglur i ni mai Efengyl Iesu yw y Formoniaeth a wrthwyneb- 
ant; ac y mae hyny tu hwnt i ddadl er gwaethaf holl genlmdon 

y . Bygythir y rhan hono o’r byd a newyn trwm c- 

Udiffyg gwdaw; gwaith llawer rheitiaeh i Brophwydi Baal yw 
ymroi fel y rhai hyny gynt am dano er eu cad w o waitli drygioni. 


HIRAETH AM SEION. 

O Süion, Seion. hiraeth svdd 
Am gael dy eiifeddu, 

Gan Saint yr Arglwydd nos a Jydd; 

Tnvy holl ardaloedd Cymru ; 
Dynion ynfyd sydd i’n herlid, 
Yraa’ngafael gwlad y gofid, 

Llafur caled, newyu, syched, 

A rydd Babel, a chaethiwed, 

Ond gobaith Uon a dwymn ein bron, 

Y ceir o hon ymwared. 

O Seion, Seion, gwlad y Saint, 
Dyffrynoedd eppil Abra’m, 

Lleceir hyd fedd dda hedd ddi haint,. 

ü dan Llywyddiaelh Brigham : 
Melus íoli heb byth ofni, 

Y niae’r Saint yn rahlith prophwydi, 
Nid oes erlid, poen, na blinfyd, 

0 fewn hoywfro Seion hyfryd, 

Ond o dan nôd y nef raewn clod, 

Ceir yuo ganfod gwynfyd. 



ÜDGOftN SEIOÌÍ 


;260 

0 Seiotì, Seion, câf cyn hir 1 
Deyrnasu gyda’m Brenin, 

Dros fiì o fiwyddi ar d v dir, 

Yu tnhell o gyrhaedd drycin : 

Y T’wysog Michael a fydd uchel, 

Gyda’r Saiut yn Seion dawel, 

Caiff hen Satau brwnt aflawen 
Ei lwvr rwytno yn y gadwen, 

A throìr ei lu i dwyllwch du, 

Am wrthod Crist i’w- perchen. 

O Seion, Seion, pryd caf fyw, 

O fewn dy iachus gaerau ? 

Mae ynot wrandaw geiriau Du\v 
A rhodio ffordd ei ddeddfnu : 

Câf m^wn temlau ordinhadau, 

Ac angylaidd weinyddiadau, 

Gw?ision Iesu a wnant dtlj'Sgu, 

Pawb i herffaitb glwm un teulu, 

Yr wyf yn brudd bob nos a dydd, 

Am gael ei rhydd feddiaunu. 

'Cwnibach . Dayid S Harìus 


cymmanfaoedd Y GOGLEDD, &c. 

Sir Eflint, Mai 14eg; Sir Ddinbycb, ar yr 21aiu ; Dyffryn 
ConH-y, ar yr 28ain; a Sir Feirionydd, ar y 4ydd o Fehefin. 

Df.rbyniadaii am Lvfrad o Ebr'll 18 hyd 25. — Morgan- 
wg Orllewinol, £3 ; Dwyreiniol Morganwg, £1 17s 3c; Llan- 
elìi. £7 Os 6c. 

Anfoner pob llytliyrau, yn cynnwys eircliion a tlialiadau, 
i Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tydfil. 


C Y N N W Y S I .4 D. 


Difyrwch 245 

CytDmanfa Drlwyrt'iniol Moraanwg 24 7 

Unoliaeih D\beo * 252 

Golyuyridiaeth— Hauesion Eglwysig Cartiefol— Hauesion Eglwysig 

Tiamor 253 

tlsiactb -dtn Seion •• 259 

Amryw laethau, &c 200 


MERTHYH-TYDFIL : 

\SO HAI'FW YD A CPVHfVBDDV TD < AN D. JOJÍES, 14, CASTLE STH ' BT. 


UDGrORN SEION, 

NEU 

&mn j? „#aúu. 


Ehü'. 17 .] MAÎ 6 , 1854 . [Cvf. VII. 


PAHAM Y CERIR Y GWIRIONEDD? 

GAN Y PRtF LYWYUD BRIG IUM YOLNG. 

Am ba beth y eerwcli y gwirioueild? A ydyw oblcgid y 
medrwcli ddärgauíbd prydfertbwch ynddo, ac aui ei fod yn 
gydry wiol i chwi; ueu yute o aclios y meddyliwch y gwua chwi 
yu reolwyr, ueu yn Arglwyddi? Os y syniwch y cyrhaeddwch 
i allu ar y fath ddyben, yr ydycli yn camgymmeryd yn fawr. 
Ystranc yw hyn o eiddo y gallu anweledig, y sydd ar led yn 
ndiUth trigolion y ddaear, yn eu harwain ar gyfeiliorn, yn 
rhwymo eu meddyliau, ac yn gwyrdroi eu deaìltwriaeth. 

Tybiwch fod eiu Tad yn y tíèf, ein brawd hynaf, y I'ryn- 
iawdwr adgyfodedig, Iachawdwr y byd, neu rai o Dduwiau 
tragy wyddoldeb, yn gweithrcdu ar yr egwyddor hon, i garu 
gwirionedd, gwybodaeth, a doethineb, am eu bod oll yn ailuog, 
a thrwy y gallu hwn y medrent ddaufon diafliaid i uöern, poeni 
pobl y ddaear, arfer penaduriaetli drostynt hwy, a’u gwneyd 
yn druenus wrth eu pleser; hWy a beidieut a bod yn Dduwiau; 
ac mor fuan ag y mabwysiaòent ac y gẅeithredent ar y fath 
egwyddorion, hwy a ddeuöDt yn ddiafliaid, a cliaent eu taflu i 
lawr mewn amrantiad llygad; peidìa eaugiad eu teyrnas, a 
deuai eu Duwdod i ddiweddiad. 

Iaith, i drosglwyddo yr oll o’r gwirionedd, nid yw yn bodoli. 
ílyd y nod yu y Beibl, ac yu yr lioll lyfrau a ddadguddiwyd o’r 
4tcf i ddyn, mae yr iaitli yu fetlnedig i drosglwyddo yr lioll wit 
1 7 [t'Ris 1 g. 




262 


ÜDGORN 8EI0K. 


fel y rnae. Boclola gwirionecW, doethineb, gallu, gogoni'anf,. 
goleuni, a dealltwriaeth ar eu rliinwedd eu hunain. Nid ydynt r 
ac ychwaith nis gallant, fodoli ar unrhyw egwyddor arall- 
Gwirionedd sydd gydnaws a’i hnnan, ae y mae goleuni yn 
glynu wrtlio ei hunan, y mae yn ymgeisio ar ol ei íiunan, ac yn 
ymlynu wrtho. Yr un fath yw gyda gwybodaeth, a rhinwedd. 
a’r holl briodolaetliau tragywyddol; y maent yn diiyn ar ol ac 
yn tynu eu gilydch Trugaredd a lyn wrth drugaredd, o herwydd 
mai trugaredd ydyw; goleuni wrtli oleuni, am ei fod yn oleuni. 
ac nid oes yna ddim tywyllweh, ddim hocced nac anwirecid 
ynddo. Gwirionedd a lyn wrtli wirionedd, oblegid ei fod yn 
wirionedd, ac y mae yn bodoli, 0 herwydd ei fod yt) briodoledd 
© Dduw, o herwydd ei ardderchawgrwydd, ae oblegid ei hunan. 
Ar yr egwyddor lion y mae i’r egwyddorion hyn gael ei dal, eu 
parehu, a’u harferyd. Unrhyw bersonau, meibion neu feny wod. 
nad ydynt yn derbyn yr egwyddorion hyn oblegid y cariad a 
ddygant tuag atynt, o herwydd eu prydferthwcli, ett harddereli- 
awgrwydd, a’u gogoniant; ac oblegid eu bod yn gydnaw» a’u 
teimladau ar 'yr egwyddor hon, nid ydynt yn Saint! Hwy a 
fodolant ar eu bonsang eu hunain, ac ymorpliwysant ar eu 
sylfaen eu hunain. Ni all tragywydciol gyfiawnder, trugaredd. 
cariad, a gwirionedd byth gael eu symud; y maent yn briodol- 
iaethau ag ydynt yn gyfatebol ac yn gydrywiol a’u gilydd : y 
maent yn dyrchafu y naill y llall, yn amgaeru y nefoedd, a 
Duwiau, a’r hyn a feddiannir gan y Duwiau. 

Yn awr, edryeher ar yr ochr wrth gyferbynjol i’r egwyddor- 
ion hyn. Tybier y dywedech, “ Nyni a roddwn i fyny ddilyn- 
iadau eiu crefydd santaidd. ’Nid ydym yn Saint y Dyddiau 
Diweddaf. Gadewch i ni fyned a cheisio ar ol peihau y hyd, 
rhagfasguachu, eeisìo i ui ein hunain oludoedd, troi ymaith 
oddiwrth ein dyledswyddau, esgeuluso y pethau perthynol i ein 
hiacliawdwriaeth, myned gyda y penchwibau, y gwael, a chyda 
cheiswyr ar ol aur, i California, Awstralia, neu ryw le arall, i’r 
dyben o gaffael cyfoeth.” Dywedaf wrthych y canlyniad o’r 
yrfa yna. Chwi a beidieeh a chynnyddu, yn holl briodoliaethau 
addercliawgrwydd, gogoniant, a thragywyddol barhad, o’r 
fomeut benodol iiono. Gan gynteci ac y byddai i cliwi ym- 
ddwyn ar y fatli feddylddrychau, hwy a gant sail o’ch mewn 
yn barod i’w maethu hwynt, a dygai allan eu heffeithia« 


DDGORN SEION. 


S6S 

arswydus; ac o’r foment hono, chwi a beidiech a chynnyddu. 
Ymafaelai yr egwyddor wrthwynebol ynoch, ymsicrai ei hun 
arnocli chwi, a byddai i chwi ymdreulio, Ueiliau, ymgwttogi. 
adfeilio, ae ymddihoeni ymaith rnewn ansawdd, ardderchawg- 
rwydd, a nerth, hyd nes y delai eich cyd-drefniad yn ddiffodd- 
ol; ebargofiant a’ch gordöai chwi, symudid eich enwau ymaith 

0 Lyfr y Bywyd, o’r nefoedd, o’r ddaear, ac o odditan y ddaear. 
a dychweleeh, a soddi i’ch elfenau naturiol, y rliai na ellir eu 
dinystrio; ac er i Iawer ddarllen y Beibl fel yn trosglwyddo y 
fath feddylddryeh etto nid yw. 

Yr egwyddor wrthwynebol i’r un o dragywyddol gynnydd 
o’r dechreuad, a arwain i lawr hyd uflern; mae y person yn 
lleihau, yn colli ei wybodaeth, teimlad, talent, ac o’r diwedd 
mewn ystod byr o amser, y mae yn golledig; efe a ddychwel 
i’w fam ddaear, a’i enw wedi ei anghofio. Eithr yn mha le? O! 
yn mha le y mae ei Ysbryd? Ni chymmeraf yn awr yr amser 

1 ddilyn ei dyngedfen; ond gellid arfer iaith gref yraa, canys 
par. y dadguddir yr Arglwydd Iesu, wedi terfyniad y gorpii- 
wyso am y mil blynyddoedd, bydd iddo wysio byddinoedd y 
y nef i’r ymdreclifa, efe a ddaw allan mewn tân fflamllyd, efe a 
ddisgyn i gwblhau eirchion Duw llidiog, ac, ynghanol taranau 
digofaint Hollalluawgrwydd, bydd iddo ef rolio y nefoedd fel 
memrwn, a dinystrio marwoiaeth, a’r hwn y mae ei ailu gan- 
ddo. Teflir y rhai gwrthryfelgar yn ol i’w helfenau cyntefig. 
yno i aros fyrddiynau o flynyddoedd cyn yr adfywir eu llwch, 
a chyn eu hail ad-drefnir Dichon i rai ddadleu y byddai i’r 
egwyddor yraa arwain i ail ddad-drefniad Satan, a'r holl 
ddiafliaid. Nid wyf fi yn dywedyd dim yngbylch hyn, heblaw 
a ddywed yr Arglwydd — mai pan y delo, “y bydd iddo ddin- 
ystrio marwolaeth, a’r hwn sydd a’i nerth ganddo.” Nis gellir 
ei ddiddymu; ni fedrweh ddiddymu defnydd. Pe y gallech, 
profai fod cyfwng gwag. Pe gallai athronwyr ddiddymu y 
swm leiaf a ddichon i un ei ddirnad o ddefnydd, medrent wedi 
hyny brofi y bod yna y gwagder manylaf, neu gyfwng gwag ; 
ond nid oes hyd y nod liyny, ac y mae y tu hwnt i allu dyu 
brofi y bod yna unrbyw. 



tDöORÍÍ SÊíOîf. 


264 

ÎACHAD DYN MUD A BYDDAfi, 

(Dyfyniad o Lythyr at y Llywydd S. W. Richards.) 
Adroddaf yn awr aragylchíad dyddorol, a ddaeth gyda 7 iŵ 
«weinyddiad fy iiunan ar brawd Dilie, ychydig ara8er yn ol, a’í 
adael i cbwi wneyd ag ef yn unol a’eh callineb. 

Gadewais Manchester, ar y 28ain o Fawrth, i ienwi penodiad vn 
Bochdale. Cytìwynodd pedwar o bersonau eu bunain y pryd- 
nhawu hwnw am fedydd ; y rhai hyn oeddyut Mrs. Howarth*. 
gweddw, raerch iddi oddeutu un inìwydd ar hy ratheg ei hoedran, 
a mab deng- ralwydd, hefyd brswd i Mrs. Howartli, Halsdeu 
Marsden, bachgen deunaw ralwydd ei oedrau, yr bwn a anwyd 
yn fud a byddar. 

Cefais beth ymddyddan a .\irs Howarth,ara a oedd y bachgen 
wedi ei hyfforddi yn addas raewn perthynas i’r ordinhad o tedydd_ 
12 ynegodd ddarfod iddi ei hyfforddi, y gaiiai ef ddaillen yn dds 
ynghyd ag ymddyddan yn rhwydd trwy iaith y llaw. Modd 
bynag, cyramerodd y brawd Dille, lacben ac ysg-rifenodd arni y 
gofyniad canlynol, lí A oes arnoch eisiau eich bedyddio er goll- 
yngiad o bechodau ? Os oes, byddwch raor dda ag aleb.” Gofyu- 
odd y bacbgen i’w chwaer am ystyr gollyngiad. Atebodd hitbau 
ẃtuai maddeuaut. Y’na, efe a ysgrifenodd ar y garreg y gair r 
‘Oes,’’ yn ateb, ac a’i rhoddodd i’r brawd Dille. Argraífwyd arnom 
ar unwaith y derbyniai y dyn ieuanc ei glyw a'i leferydd, a* 
dywedasora felly wrth ein gilydd. 

Aethora yn awr tuu lle arl'erol bedydd, a bedyddíodd y brawd 
Dilie hwynt. Yua dychwelasora i dy y brawd Kigg, lle y cadarn- 
hasora hwynt. Gweinyddais i ynghadaruhad y dyn ieuauc. 
Teimlais i ofyn, tra ein dwylaw ar ben y dyn ieuanc, am iddo 
gael ei wneyd i glywed ae i siurad. Yua dywcdasora wrth ei 
ciiwaer, os y deuui hi etto gyda ei bra\*. d yn y boreu, yr eueinieuî 
af i'r dybeu idilo gael ei giyw, 

Yn y boreu, ceisiasora beth olew, a ca\ ssegrasom y cyfryw, a- 
phan ddaethant hwy, acthyra yn ralaen i weiuyddu yr olew. 
Rhoddais iddo ycliulig o’i fewn, tel y cyffytddai a’i dafod; cym- 
hwysais beth befyd oddeutu ei glustiau, a dyleraie betb iddyut,yr» 
*nw yr Arglwydd, gan weddio ar fod i'r dyu ieuanc guel ei i'en- 
diiliio a chiyw ac a lleierydd. Gweinyddodd y brawd Dille yn 
aeÄttfyfel y dodera ein dwylaw ai ei ben ef, ond ni bu i’r brawẃ 


‘UDGOIW SEîON. 


265 


brile siarad gyda yr hyder liwnw ag y sydd heb ammheuaeth — 
3ii ddywedodd ef ddîm yn gadarnhaol. 

Teiralais wedi fy siorai ychydig yn fy ysbryd, ac ar ol ystyried 
am ychydig fynudau, digwyddodd i mi feddwl y dylern weithredu 
yn ein cymhwysderau swyddol/* fei dynion a chanddynt awdur- 
dod,” ohlegid i’r dyhen hwn yn gaìwyd ac ein hanfonwyd; ae 
mewn lleoedd na byddo neb drosom tne-wn awdurdo'’. } y rhaid i ni 
weinyddu dma ac yn lle í)uw ar y ddaear. Mynegais fy nheitnlad- 
ait. a dywedais fy tuod yn meddwi y dylem orchymyn i bob 
rhwystr i’w glyw a’i leferydd ymadael oddiwrtho, yn enw yr Ar- 
glwydd. Oydsyniodd y hrawd Dille. Felly dodasr.m ein dwylaw 
tracheln ar yr ietianc, a cheryddais bob rhwysîr i’w glyw a’i 
leferydd, yn enw yr Argiwydd íesti Grist, a gorchymynnis yr un- 
rhyw i ymadael ag ef, fel y caffai efy gallu o lefaru a chlywed i'w 
roddi iddo, a dywedais, tnai hyn a fyddai ei fendith, os hyddai 
iddo ei derhyn mewn ffydd. er tysliolaeth iddo, ac i bawb ag 
oeddynt adnabyddus ag ef. 

Mynegodd ei chwaer iddo yn awr yr hyn a seliasom arno, os 
byddai iddo ef gredu. Llawenhaodd yn fawr, ac ytnddangosai i 
bawh fod yr ysbryd yn gnrphuys «roo yn rymus. Dywedodd ei 
fod yn credu, trwy droi ei fawd i fyny, yr hyti a arwyddai unpeth 
ag oedd dda. Myuegodd hefyd ein bod ni yn ddynion Duw. 
Agorodd y Beibl ar y bennod olaf o St Marc, a phwyntiodd at 
^iriau yr íachawdwr wrth yr Apostolion, a’r addewid i’r rhai 
hyny a gredant ac a fedyddir. y byddai i’r arwyddion hyn eu 
caniyn. 

Yn awr aethom î d-y ei chwaer, a chytunasora yn fuan mew.n 
ymddyddanion pwysig meun perthynas iddo. Canfyddais, odd- 
eutu awr wedi gweinyddiad yr olew, v dangosoi ef arwyddion 
clywed. Syramudais o’i glustiau y cotwm a ddodais ynddynt ar 
x)l yr olew, a dymunais a* - i’w chwaer ddatllen yr egwyddor iddo 
ar y 11 aw, ac ar yr tin pryd i lefaru y llythyrenau. Dymunwyd 
arno sylwi ar symudiadau ei gwefusa-u ai thafod, a’i dynwared yn 
y sain. Canfydda«om y pryd hvny,er ein mawr lawenydd, y 
gallai ef glywed mewn gwirionedd, ac fel ei cyfarwyddwyd, can- 
îynodd ei chwaer yn seinio pob Uythyr.en yn yr ewyddor a llawer 

honynt yn eglur. 

Canfyddasom yn awr, feddylddrych na feddyüasora ara dano 
»>’r blaen, fud ganddo i ddysgu ystyr pob eaio neu air, oblegid fod 



2G6 


ÜDGOHN SEION* 


pob sain fel eu gi lyd«I yn newydd iddo ef, adrodJc'dd y geirratl 
tad, mam, brawd, chwaer; ei enw ei hun, enw y brawd Dille, fy 
enw fy hun, ac atnryw ereill. Yr oedd ef yn hynod foddhaol 
gyda y medrusrwydd a wnaeth. Ymddangosai fod ei glyw yn 
dyfod yn eglurach yn raddol, fel y daeth i glywed i foddlonrwydd 
eiriau a lafarid gyda nertli arferol y llais, pan eu cyfeiriwyd yn 
groyw ato. Arferasom ef hyd nes y gwnaeth i ni ddeall fod ei 
ysgyfaint yn blino. Gweìsom, wrth ystyried fod hyn yn resymol, 
o herwydd yr oedd yn wers gyntaf h gafodd erioed o’r íatii. O 
ganlyniad gollyngasom ef ymaith y pryd hyny. 

Hyfforddais ei chwaer > roddi icldo wersi mynych, ond nid i’w 
ddiffygio ef, oblegid er fod ganddo synwyroldeb dyn, rhaid iddo, 
fel plentyn, ddysgu cyrahwysiad poh sain, a thrwy arferiad, 
ddysgu defnydd a gallu y tafod. 

Yr oedd ei frawd, agosaf yn ian nag ef, wecli synu yn fawr. 
Dywedai na siaradodd e> frawd erioed o’r blaon, ac yn awr 
gwyddai fod yr hyn a bregethid genyin yn eithaf gwirionedd, a’i 
fod ef yn barod i ufyddhau i r Efengyl a chymtueryd ei fedyddio. 
Felly bedyddiasoni ef yr awr hono. A llawenychasom oll yn fawr 
yn yr Arglwydd ein Duw 

Rhoddais i chwi hanes o braidd liir, ond tra manyîaidd a ffydd- 
lon o’r aragylcliiadau a ddilynasant fedydd y dyn ieuanc hwn^ 
gan gredu y hydd yn fwy boddhaol fel hyn, na phe wedi ei dal- 
fyru yn ychwaneg, ydwyf, anwyl frawd, yr eiddoch, mewn gwir- 
jonedd yn y cyfammod newydd a thragy wyddol . 

Joön S. Fuli.mer. 

Gwedi bod mewn cyssylltiad am dynodi gyda yr amgylchiadau 
a adroddwyd uchod, yr wyf yn evmmeryd hyfrydwch mawr mewB 
tysiiolaetbu am danynt eu bod oll yn wiiiouedd. 

David B Dille. 

Y GENADAETH YN YNYSOEDD SANDWICH. 

(O’r “ Deseret News(' Rhagfyr 15, 1 85 3 J 

Honuhilu Mcdi •?, 1853. 

Aswyl Frawd Campbell.— Cyd rhwng y Mormoniaid/’ aV 
frech wen, tnawr a fu y dymchweliad yn y lle hwn er pan y cvr- 
haeddasom, canys daeth y naill a’r llall i’y purthladd oddeulu yr 


uu amser. 



•UDGORH 3EJON. 


267 


'Paíi ganíyddasom yr elai yn araf y gorcbwyì o ddysgu iaith, o 
leiaí i rai o bonom, bu i oi fabwysiadu y callineb o ordeinio pob 
'•brodor a feddyliasom y gu-nelai uurbyw ddaioni, ac hyffnrddiasom 
hwyot, gan eu gosod mewn gwaith yn Honolulu ac yn y wlad 
■oddiatngylcb. Cawsora yu fuan gyffroad raawr yn nihlitb y bobl. 
Meddyliodd y brodorion mai peth mawr yw eael bod yn genadon, a 
g« r,aetìiant y goieu a wydient, fel mai buan y cawsant heolydd 
Honolulu yn llawn brodorion ac estroniaid yn myned i weled y 
44 Mormoniaid’’ yn bedyddio, oblegid na «e)s;mt erioed neb y n 
bedyddio drwy soddiad yn y deyrnas hon, Ha« aii. Gwnaethai i 
■chwi edrych yn ddifyrus ein gweled yn cerdded wrth ben raintai 
■o ddeg ar hugain neu ddeugain o gydymgeiswyr, ac o fil a phump 
cant hyd i ddwy fil o edrychww yn dwvn i fyny yr olyddion o 
frodorion ac estroniaid, cenadon a’u meibion, a’r oil yn dilyn y 
** Mormoniaid.” Dywedodd rhai o honynt na chaniateid hyn ar 
y sabboth, a deisebasant y llywodraeth i ffurfio cyfraith i’r dyben 
hyny, eiŵr methwyd. 

Yr oedd pob drws ynghau yn erbyn pregetbu i’r pohlogaeth es- 
tronol. Cyramerodd y brawd Thomas Karren, a minnau frodor 
ieuanc a fedrai siarad ycliydig Saesneg, a chychwynasom am yr 
ynys Hawaii. Yr oeddym wyth niwrnod yn gwneyd V fordaith 
tra na ddysgwyliem fod ond tridiau. a buom raewn chwytìiiad 
trwm, yr hvn a rwygodd ymaitli ein bwyliau, fel nad allem fyned 
i’r lle a fwriadasora. Daetli y Llywydd atom am gynghor. Dy- 
wedasom am iddo redeg o flaen y gwynt i’r portbladd goreu, y 
boddiai hyny ni. Gwnaeth felly, ac "vr oeddyra raewn ychydig 
oriau yn ddiogel raewn porthladd ; nid yn y lìe a ddewisasora ni 
fyned iddo ond yn y lle y dewisodd yr Arglwydd yn cael ynddo. 
Dioddefasom lawer ary fordaith hon ; dywedai Rari'en na ddiodd- 
efodd ef hauner cyramaint yn ei holl daith yn y catrawd ag a 
wnaeth yn y naw dydd hyn. Ni fwyfeasom ond un pryd yn ystod 
y fordaith. Pan laniasom.ni alleiu braidd sefyll, ac nid oedd 
cytìe at gael unrhyw beth i’w fwyta atn gryn amser. Yr oeddwn 
yn myned i ddyweilyd rhywbeth ara fwyta, eithr y mae vn rhy 
anfoesgar. Nt bydiwn ond peryglu fy ngair wrth ddywedyd dim 
■am eiu ìluniaeth ; ac nis gallwn wneyd cyfiawnder a’r testun pe 
y ceisiwn. 

Modd bynag ui feddyliasom aros. ond hyd newidiad y gwynt 
^gi^br aethcin i bregethu, a’r boreu nesaf cyn boreu-fwyd bedydd- 



ÜDGíîHN SEîON-; 


26 $ 

iasora barap ar hugain ; a chyn ein bod yn baroJ i adaeî, yr ooddi 
genym Gangen mor fawr fel nad allem ei gadael. Yr oeddyuc. 
yn cyfansoddi Gangen trugarn o aelodau pan ddaeth y llong yn» 
barod i hwylio. Pan glvwr>dd y llonglywydd ara y peth oeddym 
yn ei wneyd, dywedodd mai dyna y rlieswm nad allodd ef fyned i- 
Helo ; fod ganddo ef cìri Jonah ar v bwrdd,a bod ganddynt iV 
glanio yno. 

Ar ei ddychweliad galwocld ef a’i ddyniou iV bedyddio, eitlir 
nid oeddem ni yno. 

Pan wybu y Cenadwr, yn yr ardal hono,. yr hyn ag oeddera yn 
ei wneyd, galwodd ei ddëadell ynghyd, a hysbysodd hwynt yr 
ofnai cu bod oll yn myned i’w adael ef a rayned at y ‘ c Mormon- 
iaid ond os nad eîent^y gostyngai t*f ei dreth arnynt ddwy ran 
odair; gallai y rhai a dalasant iddo bymtheg dnlar a tlmigain^ 
dalu ond pump dolar ar hngain, a'r rhai a dalnsant ddeg dolar ar 
hugain, dalu ond deg dolar, Síc. F<dlv rcae yr oll drwy ei 
eglwys, ac y mae hyny yn ddiwygiad mawr iddo ef, bid sicr. 

Glaûiasom ar yr ynxs bon y 9ed o Fehefiji, a gadawsora ar y 
23ain o Awst. Bedyddiasorn ddau cant o Saint y rais diweddaf. 
Wedi i dì fedyddio oddeutu cantadega deugain, bu eiD cyfieith- 
ydd farw, eitbr onleiniasom amryw yn ychwaneg yn ei le. 

Cyhuddwyd ni wyth waith ger bro-n yr Ynad; a chanfod y 
gallai ein Henuriüid a’n HoflViriaid newyddion ddwyn y gwaith 
yn mlaen, gadaws»m a daethoni Vr lle hwn i geisio adgywciriad 
yn y gyfraith, oddiwrth yj uwch awdurdí’dan. Nis gwyddora yn 
bresennol pa belh a allwu ei wne\d, ac nidydym yn gofalu lawer 
os na flafriant hwy ni, gwna yr Arglwydd- 

Cafodd y brodyr Lewis a Farrar eu taro i lawr a’u euro yn 
llymdost tra yn y weithred o weinyddu i’r cleifion : £ phan ach 
wynwyd wrth y Sirydd. dyw edodd na wnaetliant ychwaneg nag y 
parodd ef iddynt ei wneyd, ac yr oedd yn tueddu i beidio a sylwi 
ar yr achwyniad; eithr cymraerndd y brawd B. F. Johnson yr 
achos i fyny gy«ia y fath rym fel na ellid ei ommedd. Dirwywyd 
y terfysgwyr i’r swm bychan o 12 doîar. 

Cynnyddodd nifer y Saint i oddeutu 1000 er pan y cyrhaeddas- 
ora yraa: a meddyliwr y gall^n dreiglo y gwaith yu uilaen yn 
awr os gweithia yr Arglwydd gyda ni — ac yr jr-dym yn meddwi 
y gwna Ef. 

Pregcthasora fod awr barn Duw ger Uaw, a dygodd y frech weu. 



UDGORN SEÌON. 


26ŷ 

(Tjstlolaeth (T)'ddlon i r r ffaith — tybiri hanner poídogaeth v ddinas 
hon farw er pan ddaethoru yma — ac nad vw ond arafu o eisiau. 
dynion. Mae yn ymledaenu tros yr holl ynysoedd, ac y mae 
lliosogrwydd y rhai asyrthiant yn ysglyfaeth >ddo wedi gofidioein 
calonau. Marwodd yn y ddinas hon o 50 i 60 y dydd. Gorfod- 
wyd hwy i wney.l cyfraith yn rhwymo dynion i gladdu eu 
meirwon heb eu gwobrwyo. Cychwynodd amryw yn ingoedd 
marwolaeth, a marwasant yn yr heolyàd, a hwytawyd hwynt gan 
y moch a’r cwn. 

Marwodd i b ai o'n Saint brodorrd, a chafodcì rhai o’n Henuriaid 
•itronol ymosodiai ysgafn ; eithr n arswydwyd hwynt ganddo — • 
y maent yn parhau i weinyddu. 

Nathas Tanneu. 


UDGORN SEION, 

NEU 

DYDD SADWRN, MAI 6, 1854. 

Egli'’vs Dunv y w Gohuad,— niJ Llocr ond líuuì y byd' 
moesol; tlefnyddiol y w goleuni y Lloer ar noson dyweil ddrye- 
inog; da yw doctliineb ddynol yn absennoldeb gwell; citlir cyff- 
elyb ag i ddoethineb ddynol geisio sefydlu ac arwaiu eglwys 
Dduw yn lle y llall, a fyddai i’r Lleuad daflu ei liar- 
ffedog dros wyneb yr Ilaul i guddio ei ŵuni; ac megys y 
rhagora goleuni tanheidiol liaul ycanol ddydd ar oleuni y ltoer, y 
tra rhagora goleuni “ Haul mawr y cyflawnder” ar ddoethinch. 
l.oll ddoethion ln-d, i arwain eglwys Dduw. Megy s yr adlew - 
yrcha goleuni y blaenaf o'r naill i’r Uall o’r mymrynau anwol- 
edig a lanwant yr eangder, y trosglwyddir golenni Ysbryd 
Duw ar Iygaid yr yshrydol-ddyn a oleuwyd gnnddo; ac nior 
anghenrheidiol ag yw i ddyn agor ei amrantau coríTorol i 
dderbyn goleuni y naill, ydyw i’r dyn ysbrydol ymagor ei 
feddwl a’i gàlon i dderbyn y Uall, o herwytld ni orfoda y nailV 
ua’r llall eu goieuni ar neb ; ac uiot anUehgoro! ag yvv dyfttì 



2/0 


UWiORN SEION. 


allan a'r tywyllwch i oleuni yr haul er ei ganfod, yw dyfod i 
•eglwys Dduw, lle yn unig y ceir y ywir oleuni, er ymlesoli 
drwyddo. 

Mor liunan eglur ag yw goleuoi yr haul i ddynodi ei fodol- 
deb, y dylai goleuni eglwys Dduw ymddysglaerio ar lygaid pob 
ymcliwiliwr goncst ani y gwir. Megys y rhagora y mwynhâd 
diddiwedd o gyflawnder mwyniant nefoedd ar deganau amserol 
byd, y rhagora defnyddioldeb y naill oleuni ar y 11h.11 ; o gan- 
lyniad sêl ac ymroadau plant y goleuni i oleuo ereill yw y 
ffeithiau mwyaf argyhoeddiadol o werthfawrogrwydd eu goleuni 
dwyfol, ac yn gyferbyniol i ryin y goleuni a feddant yr adlew-, 
yrcha yn amlwg iereill. Mor anghenrheidiol ag yw rhodio lle 
y tewyna goleuni yr haul er ei fwynhau yw, i blant Duw rodio 
ar hyd Ilwybr eu dyledswyddau er mwynhau goleuni Ysbryd 
I>uw r , canys ni ddaw efe i un man arall ond o fewn cyleh ei 
rodfeydd, sef yn ei eglwys, “ yr hwn ni ddichon y byd ei dder- 
byn" ebe Crist. 

Mor undebol ag y w holl belydrau goleuni yr haul i oleuo byd, 
y dylai bod holl dystiolaethau, bucheddau ac ymroadau plant y 
goleuni i arddangos eglwys Dduw i’r byd. Megys nad yw un 
pelydr o ddefnyddioldeb ond i’r graddau y goleua y byd, felly 
y Saint nid ydynt o fwy defnydd i oleuo byd ond i’r graddau y 
llewyreha eu goleuni iddo, mwy nag yw halen o ddefnydd er 
halltu os bydd wedi colli ei flàs. Mor ddiddefnydd ag a fyddai 
cylchdroad yr haul drwy yr entrych heb oleuo y byd, yw cylch- 
droadau dyn yn y byd heb oleuo y ffordd y cerddo. Megys na 
ateb yr liaul ddyben ei gread heb ddangos ei oleuni, felly y 
dyn a dderbyniodd oleuni gau Dduw ni Iesola ond i'r graddau 
yr adlewyrcha y goleuni liwnw i ereill. Mor flfbl ag a fyddai 
goleuo canwyll a’i dodi o dan Iestr, fyddai i ddyn guddio y gol- 
euni a’r hwn y goleuodd Duw ei Ysbryd, sef ei “ ganwyll” Ef. 

Mewn gair, swm a sylwedd yr hyn a geisiwn ddweyd yw, 
mai eglwys Dduw yw goleuad y byd, a’r aelodau yw y can- 
wyllau — llewyrched ein goleuni ynte, rliag i’r Duw a gyflwyn- 
odd y goleuni inni “symniud ein canwyllbren o’i le — ein cam- 
rau a oleuoffyrdd crefydd o flaen y byd— ein hoff-waith fyddo 
dangos ein goleuni a’n gorchest- waith unfrydol fo eneinio llygaid 
y deillion â’r eli llygaid a roed i ni, ac agorwr llygaid y deill- 
ion ysbrydol, â phelydrauo ffynnonell ddihysbydd ei oleuni Ef 



CDGORN SEION. 


271 


a ddilyno ein hymdrechiadau nes ymlid tywyllwch y ddu-nos a 
plieri gwawr ar eneidiau llawer drwy ein gwlad. 

Dywenydd genym weled ymddeffroad parhaus yn mhiith ein 
brodyr i egluro goleuni i’r byd, — y mae pregetliu allan a gwran- 
dawiad mwy astud yn gyffredinol yn argoli mwy o awydd 
yn V Saint ymddysglaerio, ac yn y byd am fwynhau o’u gol- 
euni. Mae y Volunteers yn ymfyddino yn barhaus, a’r holl 
Saint yu cynnyddu mewn doniau Ysbrydol a phob bendithion 
yn gyferbyniol i’w diwydrwydii i fyw eu crefydd , — y mae rhyw 
swn o’r newydd ain sefydlu cymdeithasau traethodáu yn 
mliob Cangen, a rhai eisoes wedi cydìo yn y gorchwyl cledad- 
wy gyda sêl frwdfrydig, — y dynion, yn enwedig y bechgyn 
ieuainc yn ymgasglu ar nos Sadwrn, nid i’r dafarn nac i wario 
eu tocyns am oferedd hyd y tafarndai a’r heolydd, ond i’r clwb 
llyfrau ; tynir lots bob nos clwb am werth cyflawn y cyfraniad- 
au i mewn, a mawr y w awydd rhai, ac nid y chwiorydd yw yr 
olaf na’r lleiaf eu sêl yn eu llafur cariad o ledaenu traethodau 
a geir felly, i dai eu eymmydogion. Efelycher liwy, goreu po 
fwyaf, yn mhob man, a ni yn gwybod nad yw ein llafur ni yn 
ofer, ond bydd i ni wobr fawr iawn. 

Dysgwyliwn glyweil y bydd y cynllun hwn drwy gyd-weith- 
rediad ffyddiog, o fawr les drwy y Dywysogaeth yn y tymhor 
hwn. 

Diau y bydd “ iachad rhyfeddol y mùd a byddar,” yn ol 
h'anes ein hybarch hen gyd-ymaith J. S. Eulmer, yn destun 
adnewyddol gan y Saint i Dduw am amlygu ei faw r r allu mewn 
atebiad i weddi y ffydd ac yn brawf ycliwanegol fod bendithion 
y nef a’r ddaear ynghyraedd y Saint a’r allwedd a’u datgloa 
yw eu ffyddiog weithredoedd hwynt. Caffed y mwynhad o 
bob adnewyddol fendith yr effaith ddymunol o symbylu pob un 
i gyflawni ei ddyledswyddau fel y caffo ein Duw le i gyflwyno 
mwyfwy oi anrhegion. 


Hanesion Cahtreeol. — Cynnadledd Mynwy , — Ysgrifena y 
Llywydd Giles y fod gwaith Duw ar ei gynnydd drwy y Gyn- 
nadledd, amryw fedyddiadau ac argoelion am ychwaneg yn 
fuan — y Yolunteers yn lliosogi ac yn ymbarotoi, a rhai eisoes ar 
y maes, ereill yn eu dilyn yu fuan, a’r lly wydd yn eu hannog 
o}l i fyned os dewisant, yn Llywyddion ac oll, ac y cyfyd ef, 



272 


t'DCORN Sr.lON- 


neu yn hytrach y cyfyd Duw o'r defnyddiau gweddilliol rai 
ereili gwell yn eu llo: dyma ffydd a sel ganmoladwy! Bedydd- 
iwyd pedwar ar ol un cwrdd pan yr oedd ef yn Cwmteleri yr 
hyn a brawf fod Duw yn gwirio ei air ef drwy ianw yr adwy- 
au a achoswyd gan y Yòlunteers. Frodyr profwch Kf, oni 
fydd y cyflawniad yn helaethach na’r addewid. Mae sel yn 
cynnyddu yma i ddospafthu traethodau. ac nid fel ambell 
Lywydd Cynnadledd yn anfon am o un i lianner dwsin o draeth- 
odau ceiniog neu ddwy y gwna efe, ond wrth y eant oedd o bob 
un a’r unwaith. Mawr les a wnelont ac a wnant lle eu dos- 
perthir. 

Cynnadledd Llanelli , — gweler wrtli hanes eu cynlluniau y fod 
y brodyr hyn o ddifrif am uleuo V byd tra y mae hi yn ddydd, ae 
hyd y galler, efeiycher eu manylrwydd dosparthiadol hwynt fel 
y caffo pawb gynnyg ar yr efengyl. 

Dyddorol yw llytliyr y Bugail <í. Pafry, o Wynedd, a mawr 
y llawenydd a grea y gobaith am gynnorthwy cedyrn y deau, 
yn y frwydr lioetli a ymladda yr ychydig wroniaid liyny á’r 
mawr-lu a wrtiiwynebant eu cenadwri. Aed ycbwaneg ar frys. 

Newvdi)iox Tramou. — Testun diolchgarwch i’r hwn a Iiia y 
gwaith dwyfol a geir yn Llythyr ein hynaws frawd Tanner o 
Ynysoedd Sandwich, am fod yr efengyl ar ei chynnydd yno er 
gwaethaf gwrthwynebiadau byd nc uffern hefyd, ac am fod 
Duw yn cyflawni ei addewidion i’r brodorion byny yn ogystal ag 
i Negroaid duon AfFrica. yn ol eu parodrwydd i ufyddliau i'w 
orcbymynion drwy ei weision yn y dyddiau byn megys cynt. 
Clod fo i’w enw, 

Yn Switzerland — Llabyddiwyd hyd farw braidd, yr Ilenuriad 
Savage, a cherrig mewn tref wledig lle yr oedd yn bedyddio 
pump neu cliwecli o bobl. Y mae yr Henuriad Mayer newydd 
gael gollyngdod o garchpr yn Twricli, lle y rhoddwyd ef am 
wyth niwrnod o lierwydd pregethu yr efengyl. Pa grefydd, pa 
sect arall sydd a digon o ddwyfoldeb ynddi yn y dyddiau hyn i 
ddatgloi hen gloion yr ocsoefld, ac i agoryd hen ddorau heuarn- 
aidd carcharau ar eu pegynau ag oeddent wedi rliydu er ys 
oesoedd cynteflg gwir grefydd? Gweier cyssylltiiu! efifaith wrth 
ci achos priodol ! 

Penryn Gobaith Da .— Mae y rlmg'farn yn cilio i’r graddau yr 



VUOOUS SEÍOJT. 


273 

ttdnabydJìr yl' Henuriaid au cenadwri. Yr oedd yr Henuriad 
Walker, yn Furt Beaufort tua 7U0 o fîlltiroedd yu y wlad, ac 
wedi bedyddio c.li« ech. Yr Heuuriad Haven a Smith, oeddynt 
ddiwyd rnewu manali ereill a gobeitliion am lwyddiant. Yr 
oedd cryn gyífroad drwy y wiad u herwydd darganfod auryn y 
wiad tua COÜ o filltiroedd o’r Penrhyn, a dywed y trigolion “y 
fod aur lle bynag y rhodia y Mormouiaid.” Dy wed yr Henur- 
iad IIaven, ‘‘ ymddengys fel pe bai yr Arglwydd am roddi eu 
dcwis i'r oes^ hon pa un a ddewisant, ai yr aur neu yr ef- 
engyl!” 


LÌywyddion Cynnadleddau !— Erfyniwn gynrychioliad o’ch 
Cyiinadleddau yn fanwl o bob Cymmanfa chwarterol, sef, rhif 
y swyddogion y cynnyddiant &c. Ynghyd a chyfrif o werth y 
llyfrau ar law, cynnyddiant gwerthiad yr Udgorn a’r Star er 
dechreu y flwyddyn a’r nifer a erys a'r law. Gobeithiwn hefyd 
yr anfonwch am draetliodau yu brydlon i fod a’r law erbyn 
dyfodiad y fyddin rhag grybwylledig allan ac y cynnorthwya y 
Cynnadleddau Gogleddol oddiyma y brodyr a deithíant, â 
thraethodau yn y manau Ue y galwant; ac na fydd dim yn 
eisieu, mewn cyd-weithrediad, aellir wneyd i gyrhaedd yr am- 
can clodadwy o achub eneidiau ein cyd-geuedl, neu eu gwneyd 
yn ddiesgus drwy wrthod cy-nnygion teilwng. 

Gofynwn hefyd i’r Llywyddion ein hysbysu pa le y caiflf 
dynion ífyddlon waith i gynnal eu teuluoedd, pa grefft &c., ac 
ymdrechwn gael y cyfryw i fyned atynt. 

Tinad yr Ymfudwyr Cymreig yn St. Louis,— Trwy ainryw 
lythyrau a diriasant yn ddiw'eddar hysbysir ni i’r Saint a ym- 
fudasant eleni ar y llong Golconda gyrhaedd St Louis, Mawrth 
31. Galarus yw clywed bod y Cholera wedi cymmeryd ymaith 
rhai o’u plith rhwng Orleans a St. Louis, ond ychydig fel mae 
y goreu, a’i fod yn Ueihau. Bwriadent gychwyn oddiyno yn 
mlaen i fynu y Missouri yn fuau. Yr oedd tua mil ar yr un 
bad yn dyfod i St. Louis, a’r oll yn benderfynol i adael cyffînian 
Babylon tua Seion mor gynted y gallent, ac yn mawr lawenhau 
bod gwaredfan i’w chael rhag pliiau a drygioni. 

Yr oedd dwfr yr afonydd yn ise), yr hyn a wnai y cludiad 
iddyut hwy ac i’w uwyfau yn ddrudtach uac arferol. 



274 


UDGOUS ÄEIOÎÍ. 


LLYTHYR AT Y LLYWYDD D. JONES. 

Saint Georrjt , Ebiill 24. 1804, 

Anwvl Li'Iwdd D. Jones,— Yr wyf yn anfon hyn o Iythyr 
atoch i’ch gwneuthur yn hysbys o'n sefyllfa yn y Gynnaflledd 
hon. Cawsom Gynghor Cynnadledd rhagorol o dda bythefnos 
yn ol yn Rhyddlan ; tystiai yr holl swyddogion na chawsent 
ddim o’i well erioed. Efelychasom eich dull chwi yna, trwy 
alw yr holl swyddogion i ddweyd eu teimladau a’u penderfyn • 
iadau, a chafwyd pawb yn meddu ar deimlad da a phenderfyniad 
diysgog i ymaflyd yn y gwaith. Pehderfynasom ymprydio un 
waith y mis er cynnorthwyo Henuriaid Teithiol. ac y mae dau 
Henuriad Teithiol ar y maes. 

Bedyddiasom bedwar er y Cynghor, ac y mae genym addew- 
idion gan amryw ereill. 

Fel hyn y mae yr olwynion yn troi yn araf, ond yr ydym yn 
llawenhau wrth feddwl am y milwyr sydd i ddyfod i’n cyn- 
northwyo; yr ydym yn gyfî'elyb hcfyd i’r Twrciaid ar faes y 
frwyd.r o hyd, a ífydd gadarn am gael y fuddugoliaeth pan 
ddaw byddinoedd y Deau i’n cynnorthwyo. Am hyny dywed- 
af, Filwyr Iesu dewch yn mlaen, croesaw mawr a gewch 
i’n plith. Da fyddai genyf glywed fod y Llywydd Daniels yn 
dyfod i ymwe'ed â nì, ynghyd a’r brodyr ereill. Dymunaf 
roddi fy nghofìon caredicaf at y Llywyd T. Jeremy, a’ch huri- 
an yn noillduol, gan hyderu y cawn y fraint o’cli gweled yn eiu 
plith yn nghorff yr haf. 

Ydw'yf eich brawd yn yr efengyl dragywyddol, 

JOHN PaBRY. 


Y MORMONIAI D. 

(AUan o’r “ Brigliton Guardian ,” Mawrth 22J 

Y sEfydliadau Mornionaidd ydynt amrywiol yn awr. rhwng y 
man y planasant eu hystacan (Sta/ceJ gyntaf ynddo a’r Ilyn 
Utah Bach, oddeutu 40 milltir yn mhellach i lawr y dyffryn. 
Hynodirhwynt yn benaf gan yr argoelioD cysur sydd yn treiddio 
trwyddynt. Os ydyw glaDweithdra yn ddiledrith berthynas i . 
dduwioldeb, gellir ystyried aui “Y Saint,” eu bod yn Saint mewn 



tDGORN 8EIOÍÍ . 


27* 


gwirionedd; canys, raor bell ag y raae cyfreithíau y wladwriaetlî 
yn cyd ddwyn a chytìwr uatnriaethol y b<»bl, rhaid yw cydnabod 
fod eu gweithrediadau yn ddoeth a llesol i’r graddau uchaf. 
Diamraheuol raai llawer ha»vs yw dechreu yn wych gyda’r fath 
acliosion, gan sefydlu preswylfod ar fan y ceir ynddo bob hwylua- 
dod er annog glendid, na thrwy osodiad unrhyw ddeddf pa byn- 
ag, allu gweithredu ar werin a bentyrwyd ynghyd raewn heolydd 
hen ddinas. Ond y rhyfeddod ara y Mormoniaid, y rhaid yr 
yrafudodd iniloedd o honynt o’r parthau mwyaf bawlyd yn ein 
trefi gweith.'äol, ydy w v trowyd hwy i fod yn bobl gymenfalch 
inewn glan w eithdra. lihagofalodd cynllun eu dinas gyntaf yn 
Deseret raewn modd pendant am gadwraeth y croywder ar purdeb 
naturiol hwnw a fawrygid gan ei sylfaenwyr pan ddewiswyd y 
safle. Adeiladir y tai <>11 yehydig bellter oddiwrth eu gilydd ; ac 
y mae dsvfr yr afou a ddyüla drwy y dyffryn, wedi ei drosglwyddo' 
i’r ddinas er iuchu-rwydd yn gystadl ag i ddybenion amaethydd- 
ol. Ni wyddir ond ytrhydig am anghy mmedrolJeb yn eu pîitli; 
nid oes diffyg cynhyrfiad yn eu inysg ; ac elto, yn yston ein 
hymdaith yn ninas y Llyu Halen Mawr, ni bu ond un achlysur 
y dodwyd gwlybyroedd meddwol ger bron y gwestwyr. Mae y 
Mormoniaid oll yn boff o ddifyrwch, a gellir cael mwy hysbvs- 
iaeth mewn perthynas i’w harferion a’u hathrawiaethau yn inhlith 
dadwrdd cyfeillach prydnhawnol nag oddiar wefus eu Llywydd. 
Dichon i bob menyw na chyflewyd, trwy drefuiadau cvfaddas r 
hawlio cael ei phriodi. Gan hyny, mae yno fatb o tíwyddyn naid 
barhaus, a hyny liefyd yn y synwyr raanylaf o’r fraint y tybier 
ei bod yn berthynol i’r rhywogaeth deg ar y cyfnod hwnw. 


CYMMANFA LLANELLI. 

Cynnaliwyd y Gymmanfa hon, dydd Sul, Ebrill 23, yn Nghapeì 
y Saint yn y dref hon. Ymgynnullodd y Saint yn ngliyd yn lled 
gyffredinol, ac arwyddion amlwg yn eu gwynebau oll bod eu bryd 
ar weithio gwaith Duw, eu calonau yn ysgafn, eu difyrwch penaf 
i adeiladu Eglwys Iesu Grist, ac yn hollol ddiargoel o f«d yr un 
dim wedi lleddfu eu teimladau er ys amser maith. PJeidleisiwyd- 
yn unfrydol a boddus galonog i yr holl gynnygiadau a o6odwyd 
ger eu bron. Diwydrwydd, gwybodaeth, a sel ySaint, sydd a’r 
gynnydd parhaus; cariad yn lliosogi ynddynt fwy- fwy, ymr.»ad 
awyddus y Llywyddion a’r swyddogion er lledaenu egwyddorioih 
bywyd tragywyddol sydd yn gryfacb gryfach bob dydd. Cymmer- 





trÖGORN SfeÜOfft 


adwyaeth Duw o'n y iLdrechiadau didíno-, a églurîr ýn hgwahatH 
ol ddoniau yr Ysbryd Glân o gyfrenir i’r Saint. 

^ cynllun a osudwyd ger bron yn y eyngorau perthynol i'r 
Gynnadledd a ddygir i ueithiediad inanwl gan swyddogiou y 
eangenau, sef yw hyny, iÿstio/aerhu yn bersoiro’ì miigol i b<>b dyn á 
'dynei s yn mhob bufthyn, Tỳ, Pentref, Tref, gictad, a gonclad, trwy 
hyd a iled cylch y (ìynnaáiedd hon, o Gaerfyrddin 1 Gaslwchwr, 
ac o Cidwch i geín Arthau, Ystradffui, yn nghydiad Brycheiniog 
a Charedigion. Dosianwyd y cvlchoedd perthynol i’r cangenau, 
a pheuodwyd y gwahaliol swyddogion i dystiolaethu a dosparthu 
llyfrau, traeGlodau &c., yn yr holl gylchoedd hyn. A'r gwaith 
rhagddo yn gyflym — a íheimlir Ysbryd Duw yn f\»y pwerus o 
herwydd hyn ddydd ar ol dydd. Y cynhauaf y n ddi au sy’n fawr, 
ar gweithwyr ynia vn ananil, attolygwn arnoch anfon gweithwyr 
j’n cynuorihwyo. Gall ugeiniau gael gwaith da yn MhoutybereîB, 

'i eunill o tua deunaw Swlli i bunt yr wythnos, o herwydd fod vr 
faeu waith íu yn aros an> tìynyddau. a’r gychwyn o newvdd. 
Hefyd gellir cael lle a gwaitli i amrai yn Nghwmaman — Cawsom 
ttddysgiadau a phregethau adeiladol i a w n vn ystod y Gynnnanfa. 
Gosodasant fywyd newydd yn tnhawb o’r Saiut, a phenderfyniad 
mwy nerthol ynddynt i gyíîawni ewyllys Duw; penderfynir gen- 
yui oll i lod yn rhydd a glân oddiwrth waed pob enaid bvw irwv 
y Gynuadledd hon elenì. Yn uerth Duw, a than ddylanwad ei 
Ysbryd Ef gwnawn hyn, achanwn “ Am Seion fy ughân yn felua 
a fvdd,” gyda dymuniad i fod yno \n fuan. 

Y Cynnrychioliad sydd fel y canlyn : — Cang. 10. H< nd. 57» 
Off- 15, Atli 7, Dia. iy, Ym. 32, Ysg 4, Bed. 17. Cyfanrif 306. 
Gobeithiwn oddiar sail dda y cawn fedyddio lluaws yn fuau* 
Penderfynír gwneyd yr oil a aìlnn i gynnorthwyo y rhaí a anfou- 
ir allan i bregethu trwy waiianol siroedd Cymrü. Yr ydym fel 
arferol, yn caru pawb, ac yu gwneuthur ein goreu i lesoli pawb, yu 
enwedig y Saiut. Yr eiddoch yn ddidwyll, DtWi Elfed. 

Deiìbyniadau aäi Lyfiiau o Ebrtll 25 üyd Mai 6. — 
Dyffryn Conwy a Môn, £1; Dwyr. Morganwg, £L 


C Y N N W Y S I A D. 

Tün. 

Piham y cerir y Gwiiiotìedd 2el 

îachàd D>ii imid a Inddar 204 

Y Geuadaeth yn Yiiysuedd Saudwich 2ÖÖ 

Golyuyddiacth — E»lw>s Dduw— Haue.-iou Cartiefol — Cyiniadledd Llan- 

elli — Newytldioii Tiamor— Switserland— Pemyii Gobailb Da — 
Llywjddiou Cynnadledda» — Tiiiad ji Ymfndwyr Cjinieig yn St- 

Louis 209 

Llythyr at a Llywydd D. Jones 27á 

Y Moriiiouiaid 2Ŷ4 

C> ujiuaula Llauelli.. 27Ó 


MERTHYR TYDFIL: 

UttiUlhWrD A CUYtíOBUDWYD CAN D. »oNBS, U, CAStLfi «TREÌtl 



UDGORN SEION, 

MEU 

&n > rn 12 


Rhif. 18.] MAI 13, 1854. [Cyf. YII. 


Y GÀÍR DOETHINEB. 

'GAN Y LLYWYDD S. W. EICHARDS. 

(Aìlan o’r “ Star.") 

‘‘ Flli.y chwíthau hefyd, gwíüi i ‘chwi wneuthur y cwbl oll ag a orchym- 
ynwyd i chwi, dywcdwch, Gweision anfnddiol ydyin : oblegid yr hjn a 
ddylasem ei wneuthnr, a wnaethom " — Luc \vn 10. 

Mae y dywediad ucliod o eiddo Mab Duw yn sylfaenedig a’r 
egwyddor ag sydd a chyssylltiad a’r holl Saint yn gyffredinol. 
Cyfeiria mor briodol a grymus at Saint a gweision Duw yn y 
dydd liwn ag y gwnelai pan ei llafarwyd ganddo wrth ei ddys- 
gyblion yu y dyddiäu cynteflg, Yn awr ni chredwn fod neb 
gwir Saint ar na ewylliasant gael eu gwaredu oddiwrtli y gosp- 
edigaeth a’r hon y oospir y gweision an fuddiol, canys hwy a 
fwrir allan o bresennoldeb Duw i’r tywyîlwch eithaf, lle y bydd 
wylofain a rliincian daiínedd, ac a dderbyniant eu taledigaeth 
gyda y cŵn, y swyngyfareddwyr a’r putteinwyr. Gwir y dy- 
muna pob un a iawn ystyria gyflawnder Duw, ddianc rhag 
tynged mor arswydol. Os geilw yr Arglwydd y rhai hyny a 
ufyddhant i’w orchymynion, yn weision anftlddiol, cynnygia 
ymholiad pwysig i’r meddwl — Beth a wnawn ni er bod yn 
weision buddiol. Nid ymddengys bod oud un afebiad i’r ym- 
holiad hwn, a hyny yw, gwneyd rhyw bethau ‘héblẅtii a or- 
chymynir i ni. 

“ Eithr,” ebe un, “ pa beth a ailaf wneuthur, a fyddaí fodd- 
âiaol yngolwg Duw, ar na orcliymynif i mi ei w neuthur?’* 
18 [pris lÿ. 



Atebwn, Cadwch y gair Doethineb. I’r dyben hyn ei rhoddwyo, 
nid drwy orchymyn na gorfodaeth, eithr drwy ddadguddiad, ac 
yn egluro ewyllys Duw. Honna fod wedi ei roddi “ yn eg- 
wyddor gydag addewid,” Yr egwyddor gyfeiriedig yw beth a 
ddylai y Saint ddeall, a dyma yw — A ufyddha y Saint i 
ewyllys Duw, pan ei heglurir iddynt drwy ddadguddiad, heb 
gael eu gorchymyn, neu oni wnant hwy ddim o.id yr liyn y 
gorfoda ofn cosp cyfraith dorredig hwy i'w wneyd? Rhaid i 
bob Saint gael eu profi ar yr egwyddor hon, a r r Gaír Doethineb 
yw y maen prawf. 

Dywedodd yr Arglwydd, mewn dadguddiad diweddar drwy 
Joseph Smith, raai gwas diog ac analluog i sefyll y cyfrifir yr 
hwn a arosa i gael ei orchymyn cyn y gwna. Cyduna hyn 
yn liollol a'r dyfyniad uchod o eiddo yr Iesu, a dengys yr 
anghenrheidrwydd anhebgorol o ufyddhau i gynglior yr Ar- 
glwydd drwy Ei weision mor ewyllysgar ac mor liyderus am 
wobr ag } r r ufyddhai i unrhyw gyfraith adnabyddus. Ufydd- 
iiai y Saint hyny sydd a'u bwriad yn gywir ar wneuthur 
ewyllyr Duw. mor ewyllysgar ped amlygid ei feddwl iddynt 
drwy air doethineb a phe deuai atynt drwy orcliymyn, neu 
mewn ffurf o gyfraith orfodol yn ei gofynion, 

Pan y dyry yr Arglwydd ei gyfraith i’w bobl, angbenrhaid 
iddynt ufyddhau i’r gyfraith liono neu oddef y canlyniad. 
Ufyddliai llawer cnd odid, i’r gyfraith er mwyn arbed y gosp 
am anufydd-dod, yn hytrach nac o herwydd unrhyw lesbad 
neu fendith a ddcilliau o herwydd eu hufydd-dod. Amcana yr 
Arglwydd ddadfeilio yr egwyddor hon o galonau y Saint. Ni 
hoffa y fath ufydd-dod a hyny, gwasanaeth anffyddlon ac 
angharedig wâs ydyw, aea gaiff ei deilwng rvobr. 

Tybiwn ddau wâs yngwasanaeth yr un meistr daearol, y rhai 
a dalir yn gyfartal i’w gilydd am eu gwasanaeth yn ol amser ei 
gwasanaethiad. Pan y dirwin amser eu cyflogiad i ben a hwy 
wedi derbyu eu cyficgau, nid yw y meistr yn teimlo dan 
rwymau iddynt, canys ni ychwanegasaat ei eiddo, ond cawsant 
dâl am eu gwasanaeth. Eithr pe buasai un o’r gweision hyny 
yn ofalus dros feddiauau ei fcistr, gau ymchwilio am bob cyfle 
i wneuthur mwy nac â orchymmynwyd, efe a ymhyfrydai yn 
y gwas buddiol hwnw ac ai cynnysgaeddai a gwerthfawroccach 
aurhegion ysgatfydd, nae oedd gwcth ei gyflog am wneyd ao’r 


CDGORN SEION. 


279 


chymmynwyd iddo, os na chadwai ef yn ei dy gydag ef mwy- 
aeh. Efelly yn gywir y mae Duw, yr Hwn, nid yn unig a 
ddyry orchymynion i’w weision, eitlir a amlyga Ei ewyllys 
mewn amrywiol ffyrdd er profi a ydynt yn ofalus am lesiant ei 
waith ai eiddo yn mlìob peth, ac os achubant bob cyfleustra i 
wneuthur daioni fel y gogonedder Duw. I’r eyfryw, cyfrana y 
goreuon oi fenditliion yn ddifesur. Ni fwrir y cyfryw ymaith 
byth, eithr yr liwn yn unig a ufyddhai i’r gorchymyn — heb ond 
gwneyd ei ddyledsirydd, a deilynga Ei anghymmeradwyaeth a 
gwobr gwas anffyddlon;yr addewid gyssylltiedig a chadw y 
Gair Doethineb sydd fawr iawn, a’r neb na sierha y fendith 
hono drwy gadw y Ga;r Doethineb ni theilynga ffafr neillduol 
Duw, yn hytrach na’r cyffredinolrwydd o ddynolryw. 

(/’zc borhc.n.) 


CYNGHOR CY NNADLEDDO L YN MERTHYR. 

Crynodeb o'r hyn a wnaed ynNghynglior y Gynnadledd. 

Dydd Llun , Mawrth 27, — Cynnaliwyd Cynghor, i’r dyben o 
ymiirafod a gorcbwylion na alhryd eu cwblliau yn y Gymman- 
î’a. Wedi canu, gweddiwyd yn gyhoeddus gan yr Henuriad 
Thomas Jones, Caerfyrddiu, a chanwyd trachefn gan y Còr. 

Y Llywydd Jererny, — a roddodd amryw gynghorion buddiol, 
annngndd y swyddogion i ar/er tynerwcli a challineb wrth bregethu 
yr Elengyl; am iddynt amlygu awydd achub, trwy ymdrechu 
rawy at ddangos rhagoruldeb yr hyn a wyddant ei focl yn wirion- 
edd, nag at ddangos drwg y crefyddau ereill, oblegid y duedd gref 
sy mewn dyn i ddigiç yn herwydd yraosod ar ei opiniynau, er y 
medrir eu profi yn gyfeiliornus; fod cyfarwyddo teithiwr i'r 
ffordd iawu, yn cynnwys nad iawn unrhyw ffordd arall. Cym- 
hellodd hwy i dystiolaethu am y bendithion a fwynheir genym, 
gan berswadio y gwrandawwyr i ddyfod a mwynhau yr unrhyw 
fendithion. 

Y Lìywydd Jones.- Wedi ymborthi ar y danteithion a gawsoch 
ddoe, inewn cytiawoder, gobeithial' fod awydd ynoch, heddyw 
hefyd, am ychwaneg. Credaf y ceir yma ychydig friwfwyd i 
chwi, ac yr yraborthwch chwithau, gan beidio a gwastrafl'u, ar y 
gweddill a adawyd, sef, ar y briwsion sy genyra. Y raaent yn 
«icr v l’od yn dda, o herwydd mai o ganol y dc.rtb y daw briwsion; 



tlDGORN' S6IOTÎ. 


2S(Í 

sef, o’r man goreu ynddi. Rhoddaswn arory» o’i' hiiirsîoii hylî í 
Lywyddion y Cangenau, pe y buasent vma r.vcael; eilhr ym- 
ddengys iddyut ddiystyru y briwsîon a gasgiasnm, tieb gofio y 
perthynant i’r dorth, ac ns pe hebddynt, y buasai ein torth i gyd 
yn grestenog, gydag ogof gafnog yn ei chanol. 

Y mae pob addvsg dda yn llesol i’w derbyn, ac hyderaf y ceii 
vnom awydd a diwydrwydd i gyflawni gwaitli Duw, am y gwelwn 
vr anghen o hyny. Nid oes un peth yn llonydd, oud naili ai yn 
ymgyssylltu, yn ymgorfl'on, yn yml'ywiogi, yn ymgynnyddo, ac 
yn eppilio, neu ynte yn ymddatgyssylltu. yn ymddadansoddi, ytt 
ymfarweddio, yn ymleîhau, ac yn peidio a dwyn liiliogaeth y 
mae pob puth, fel y crybwyllais o’r Idaen, os edrychir ar y byd, 
clywir trwst a gwelir galanastra rhyfeloedd echrysion, daeargryn- 
fau dychrynllyd, pläau marwol, a heintiau dinystriol yn ei gytu 
hyrfu trwyddo; a chanfyddir dynion yn ewyllysgaryddion rhyl'el- 
gar i roddi eu hunain, yn ymladdwyr brwydrau eu breninoedd, ac 
i aberthu eu bywydau i lawr, os bydd aohos, er mwyn diogelwcb 
eu gwlad ac anrhydedd eu cnron ; ond, os edrychîr ar yr eglwys, 
ceir gormod tawelwch, a’r swyddogion l'el yn sto eu gilydd V 
liepian a chysguí Pe y taranem air Duw i’r hyd, megys ag y 
dylem, byddai yn rhaid i’r hyd a'i drwst ymddystewi, gan wran- 
daw ar ei air nerthnl El', yna, gallem ddywedyd, fel yr heu 
brophwyd gynt, “ I.lefarodd yr Arglwydd o’r nefoedd, gwrandaw. 
wed y ddaear ond cyn y ceir hyn, rhaid ydyw cael yr Eglwys t 
wrandaw yn gyntaf; ac O'. na allwn gael gan hawb wracdaw 
arnaf. I’e bai genyf lais fel taran, bloeddiwn hyd nes y clywai 
pawb fy llef, ac yr ymddeffroent o’u cysgadrwydd, er liyny, nid 
f e llv v mae ; ond yr ydwvf y» ymdrcchu yr oll a allwyf yn y 
cvlch y gwelwch ii ynddo ; a'n dyiedswydd ni oll yw chwilio am 
le i wnevd daioni, gan ymdehygu i'n Tad, yr hwn sydd yn chwi- 
lio am le i drugarhau. Yr wyf yn penderfynu na pheidiaf ag ym- 
drecliu cvffroi fy mrodyr, liyd nes crygu o’m liais, fel nad allo 
lefaru, ac hyd nes gwywo fv mraicb, fel nad allo ysgrifenu! Pa 
hain hvnv I O herwydd y gwelaf ddinystr y cleddyf yn dyfod, 
a thrigolion y byd mewn cyfyngder, vn edrych am waredigaeth o 
rywle ; dvna pa h..m yr wyf yn penderfyno cael gan wyliedydd- 
ion muriau Seion goelio yr hyn a ddyaedwyl'. Ilyfryd iawn yw 
genyf yr hyn a wnni'd, yn yr araser sydd wedi myned heibio ; 
llawen wyf i'r Arglwydd ddodi ynghsslonan fy miodyr i wneyd 



ÜDGORN SEION. 


281 


hyn a wnaethant; ac ystyriaf iddynt ei wneyd fel pe wedi 
gwneyd llawer troswyf fi. Gofid calon yw genyf weled neh yn 
«sgeuluso eneidiau dynion trwy beidio a tiiroi yn eu cylchoedd. 
Dymunwn i Ysbryd y guirionedd argraffu yr hyn a lafarwyd 
neithiwr, am y peth yma, yn ddwfn ar feddyliau y rhai oll ag 
oeddynt yn clywed, i’w dwyn i iawn ystyried sefyllfa y byd a’u 
dyledswyddau eu hunain, hyd nes eu cyffroi at wneyd daioni 
yn eu dydd a’u tynimor, ac iddynt fyned allan fel gwyliedyddion 
Israel i rybuddio y bobl, i bregetiiu yr Efengyl i ddynion, ac i 
ennill eueidiau at Dduw. 

Pe buaswn wr yn perchen cyfoeth daear, dywedaswn wrth y 
hrodyr d>ma i chwi arian at gynnai eich teuluoedd, neu dyma i 
chwi fwyd o’m Masgnachdy, ewch ailan a phregethwch yr Ef- 
«ogyli'r byd; a phe fclly y buasai gyda mi, cawsech weied dyn- 
ion yn carlanui allao gyda eu gwisgoedd duon a’u gwddf gadach- 
au gwynion,pe gwell y rhai hyny i fyned allan a phregethu trwy 
v wlad yn rhwydd! Siarad ffol ydyw hyn onide ? Pa hara y 
eoniaf ara fodd i gyfranu ymborth, gwisgoedd, ac arian ? Onid 
ein Tai ni a biai y ddaear a’i chyflewnder, y byd ac a breswylia 
ynddo? Onid ydych vn frodyr i íesu Grist, ac yn elifeddion 
pob ppth r Onid yw ei air yn eiriol trosoch ? Onid ein Tad yw 
Pen Bancer y bydoedd ? Onid ein Brawd hynaf yw y prif 
geidwad arian ? Onid oes sjenym dalebau a roddodd Efe i ni i’w 
cyfnewid ara arian a phob peih ? Ond, pa foud ei gwelir yn fyn. 
ych ? <iv.elir plant y Bancer weithisai \ n cerdded yr heolydd yn 
llymion eu dillad, yn weigion eu i yila, ac yn ofni na allant gael 
digou o anglienrheidiau bywyd, a’r talebau o’r Banc yn eu dwy- 
law, a’r Brawd hynaf yn y Banc gerllaw iddynt, a'r Bancer 
mawr yn har.'d i gyfranu pa hetlmu bynag a ofynont yn enw ei 
Eab Ef; ond, lnwthau mì rhy í:i)fi’ydd‘iog i fyned a gofyn! 
iFeily y mae gyda rhai o houoch ch«i , liodyr, gwyddoch hyny t 
Ai ni allwn gael ychydig ychwaneg o ffydd am yr arian yna ? 

Canys neb fiydd, anmhosib) yw rhyngu bodd Duw.” Ffydd 
«ydd yu eisiuu arnooi ; ac ond ei chnel ni bydd a ofnwu wedi 
hyny. 

Gwydd«n pan yr ymunai» a’r Saint, v collwn sefyllfa dda yn 
y byd ; eilhr gwelais mai guell colli arian daear na cholli enaid. 
mai gwell colli mwyniant y hywy.l hwn na cholli dedwyddwch y 
bvv>\d tragywyddol. CroeshoeJiujs fy nheimladau yn hytrach 



282 


tDGORN SÈÎOS'. 


na gwneyd yn ol fy mympwy fy hunan. Gwnaethym gyfammod 
a’r nefoedd y gwnawn waith Duw, ae ar yr un pryd, gwuaeih y 
nefoedd gyfammod a mînnau yr edrycìiai tros fy nheulu, y rhai 
nad ydynt hyd yn hyn wedi goddef eisiau. Gwarîais, er y pryd 
hyny, gaunoedd o bunnau, ac nid wyf ìieh ddim hyd yma J 
gwariais yr arian a gefais, at aohos Duw, a gofaìodd yntau am fy 
achos inuau; a pho mwyaf a wariwn, eyfoethocaoh yr aethym o 
hyd; ac yn fv myw nis gallaf fi a myned yn dìawdí Yin- 
ddangoswyf fel un a fyddai ddibiis a di..f«l ani ei ueuhi, eillir 
nid wyf golledwr drwy liyny, o herwydd y mae fy Meistr yn 
gofalu am danynt ; a plie yr esgeuluswn ei orchwyl Ef. a 
gwneuthur iy ngorciíwylion personol, gwnelai yntdii ei orehwyl 
ei Hun hefyd, a gadawai fy u:i i ar ol î 

Tra y gwelwyf fy hunan yn cynnyddu yn lle lle'rhau, daw i’m 
côf yr hen gyfamuiod a wnaetbym pan ar ddyfroedd y Missisip- 
pi,cofiodd yr Arglwydd am danaf, danfono Id Efddynion ag arian 
i mi, cym y bod arnaf eu heisiau braidd ? Nid oes yn Nghyimu 
rai a allant ddywedyd i mi fynu oddinrnynt un ddimai ar 
gam; nid oes galwad arnaf i'w gofyn, oblegid gwybyddus yw î 
rni fod Duw yn cvfranu digon o anghenrheidiau at ei waiih, ac 
yn dylanwadu aY galonau ererll i gyfranu. 

Ai tybied a wneir frodyr, rnid oes rliai o honoch ehwithau yn 
gyfryw a allant wneyd cyfammod o'r fath yna gyda Duw, gao 
roddi eich Imnain iddo, a gadael kldo Ef ofalu arn eich gorchwyl- 
ion? Oî y ( fath deimladau drwg y« gormod rhag ofalam aiian erbyn 
efory ! Ond y rnae Duw vn profi ei blant mewn amrywiol sefyll- 
faoedd, a cbeir yrna frodyr a gawsant brofiad mawr, er hyny, ni 
adawodd ef un o’i weision erioed ar ol, gyhyd ag y cyflawnant 
hwy ei orchwyl Ef. Deuodd aml un »> wu yr arian ataf i ofyn 
oynghor, ebe hwynt, a dy« edent, Frawd Jones, gwaith tlawd 
hynod sydd yn y man y danfonasoclì ni iddo i bregethu neu > 
lywyddu, pa betli a feddyliech thwi pe yr elem i’r lle hyn, neu i 
ìe arall, y gallein enniii dwybuul yn ychwaneg y rais ?” Dyna 
ofyn cynghor onide ? Yn lle addoli eu Duw, gwell ganddynt 
fyned ag addoli i'r hen docyns î 

Yr oedd pregethwr pîithynol i’r Wesl*vaid yn ymnd’ae} a lle 
yn yr America, i fyned a pliregethu mewnlle arall.ag y cawsai yn- 
ddo oddeutu cant Dolar yn ychwaneg nag a roddid iddo yn hwnw, 
ac wrth bregethu ei u Ffarwd Sermon” a chwyno ei lawr oíi.l y 


’UDGORìî SEION. 


281 

^herwydd gorfod gadael pobl ei ofal, dywedai na allasai dim ei 
f âdenu ymaith oni bai fod yr Arglwydd yn galw aruo. Yr Ar- 
■glwydd oedd yn ei alw oddiyno, ebe efe ei hun. Ond hen Negro, 
a’i enw George, addywedai wrtbo, na, na, ÌM assa, y can Dolar sydd 
yn galw.'* Pan y delo brodyr a gofyn cynghor genyf, i fyned i’r 
lle y ceir mwya'f o docyns g w nan t i mi fedd-wl am yr hen Negro 
George. 

Diclion, wrth fy nghlywed yn dywedyd pethau fel hyn, y 
lybiwch mai gweision i mi ydych; nid felly, eithr teimlaf fawr 
awydd yu y gwaith santaidd, ac yr wyf yn adrodd y pethau hyn 
î’r dyben o’ch cyffroi a’ch cael i ganfod mai eidi dyledswydd yw 
teimlo yr uji sêl a minnau yn y gwaith, a dweyd yr un geiriau a 
minnau wrth ereill, a rhoddi o honoch eich bryd, nid i’m gwasan- 
aethu i,ond gwasanaethu Duiu. 

Os oes rhai o honocli ain fod yn fwy nag ereili, bydded mwy o 
weithredoedd da ynocli i brofi hywy. Y ganwyll a rydd fwyaf » 
•oleuni yw y ganwyll oreu. Goleuni y byd ydych chwi, goleuwch 
hwynt; a’r ltwn a’u goleuo fwyaf yw y ganwylî ddysgleiriaf. 
Nid y Saint yn unig, yn eu cyfarfodydd, 6ydd i’w goleuo ; ond y 
mae eieh eisiau i Yolunteerio , a myned allan i filwrto trosdeyrnas 
Dduw. Lluoedd o ddynion ein gwlad a ymroddant gan fyned 
a ryfel ac yraladd a dynion gwlad arall am hanner Uonaid bola o 
fwyd, mewn peryglon lawer, ac aberthant eu bywydau os gelwir am 
hyny, dros deyrnasoedd darfodedig y byd. Yr oedd yma un 
•y neithiwra gynhyrfwyd gan ymarwor tanllyd a arìlwyswyd arno, 
a thetralai yn awyddus am Volunteerio a myned allan dros Dduw, 
a chynuygiodd ei hun i bregethutrwy y wlad ; ond neidiodd 
gwraig ieuanc i fyny, a’i dwrn i’w ddanedd, a mynai ei gadw 
îhag ei fod yn ddefnyddiol i mi, nag yti fuddiol i’r Arglwydd. 

Nid myned i ryfel at golîi bywyd a geisir genych, eithr i eti- 
feddu hywyd tragywyddol, i gael dyTcharfiad i fod yn freninoedd 
ac yn Offeiriaid i Dduw, i feddianuu gorseddau, a theyruasu yn 
«jheyrnas Dduw. Frodyr, a gaiff meddwon y byd ragori arnoch 
tnewn. ffyddlondeb trwy wirfoddoli i ddyoddef caled ; a thrin- 
iaethau chwerwon, mewn eisiau bwyd, gan fyncd a lìadd eu cyd- 
ddynion, a cholli, rai miloedd o honynt, eu bywydau eu hunain, 
trwy frwydro trotì deyrnas i ddarfod? A gaiff rliai di grefydd 
ragori arnom ni, Henuriaid Israel, o herwydd anmhnrodrwydd 
5nom i fyned yn wirfoddol ac achub eiieidiau dynion, a n.wyn- 



2Ô4 


ÜDG.ORR SEIOR. 


hau Ysbryd Duw, acennill anrhydedd a gogonjan.tt i.’n, hunaPn gŵe; 
Dduw ? Mae y diafol yn traws ly wodraeth.u. planed ein Har- 
glwydd ni a’i G.rist Ef, ac y raae ef yn crynhoii er; holl fyddinoedd 
o bob man, hyd y nod o ganol carcharau uffern^ ì, ollv\ng ei holl 
filwyr yn erbyn gweision y Goruchaf. Geilw. ein, Harglwydd 
ni nnau ara Yölunteers, ac enfyn ei swyddogion : allan, am y bod 
brwydr i, gyrarneryd lle, a’u harweinydd raedrus yw yr Hen 
Ddibenydd, ac y raae Ef vn deall holl crefnjadau, rhestrau, a 
chynlluniadau gwyddoriaeth (science) rhyfel y. prif elyn; Efe- 
yw y Bleenor buddugoliaethus, ac y raae E/e yn foddlon rhoddt 
doethineb o’r un rhyw a’i eiddo ei Hun i chwi, a, danfon allau yr 
hwn a’i derbyuio ar hyd gogledd Cyraru i ladd y miloedd pechod- 
au, ac i achub y miloedd pechaduriaid sy yno», i gadwedigaeth. Nid 
o îs colli bywyd gWRS Duw i fod yu y rhyfel hwn, pe y cwympid &. 
raa'w, buddugoliaeth a fyddai hyny, a gollo ei einines a’i caiff hi ÿ 
a chynnygir cyfleustra yn awr. i bob un. o'r brodyr fyned ac 
ennill buddugoliaetb, a gognniant, ac anfarwoldeb iddo ei hun 
raewn dedwyddwch tragy wyddol,— Pwy a aiff'ì; P wy ? 


U D G 0 lx N SEION, 

N R»l 

geren g jçatiit. 

DYDD SADWRN, MAT Ì3, 1854. 

Cvnnvddia,nt GW.uTU Duw, — yw hoff destun ein IIcdgors 
yn barhaus; — oni addawsom mai felly y byddai? ac etto, cyn- 
nyddiant teyrnas Dduw a fydd ein càn. Da, nad nyni yn unig a 
deimla awydd am Iwyddiant y gwaith liwn, eitlir y fod awydd 
cyffredinol ac ymadnewyddiad, nid yn Nghymru yn unìg, ond 
drwy y byd ; mae y Saint ffordd hyn fel pe yn credu fod yr 
Arglwydd o ddifrif pan yn eu rhybuddio o’r pliiau, a’r heintiau, 
y rhyfeloedd a’r lioìl ddinystr sydd ar ddyfod ar warthaf yr 
anwir fyd. Mae amryw o’r brodyr ffyddlon yn ymofyn pa 
beth a fyn yr Arglwydd iddynt wneuthur er achubiaetli eti 
cyd-ddynion, dan ddwys ystyriaeth o’r ffaith y gofynir cyfrifoH 
deb am ein hymddygiad atyut. 



ÜDGORN SEION. 


28S5 

Mae ein Hybarch Lywydd S. W. Richards hefyd yn teimlo 
dyddordeb y gwaith hwn yn fawr, ac yn dangos awydd am ei 
gjmnyddiant, deilwng o efelychiad, fel y deallir wrth yr annog- 
aethau taerion a ganlyn o’i eiddo yn y Stcer . — “ Tywalltodd yr 
Hollalluog ei Ysbryd yn ei weithrediadau yn rymus ryfeddol 
yn y cyn oesoedd. Efe a addawa ei arllwys yn helaethach a 
mwy rhyfeddol etto yn y dyddiau diweddaf. Drwy brofiadau 
o‘r niynedol dealla y Saint ei fod Ef yn bendithio ei blant â 
doniau ei Ysbryd ac a chysuron yr iachawdwriaeth, a deallwn 
drwy lythyrau mynych oddiwrth Fugeiliaid a Llywyddion 
Cynnadleddau fod y hendithion hyn ar eu cynnydd yn mhlith. 
y Saint Prydeinig. Ac y mae ein Tad nefol yn barotach i 
gyfranu yn fwy-fwy o nerthol w'eithrediadau ei Y'sbryd nag y 
tnae y Saint yn gyífredinol yn awyddus i’w derbyn. 

“ Gan mai felly y mae, beth a luddias y gwaith yn Mhrydaii» 
i fyned yn mlaen gyda sel a chyflymdra deuplyg? Paham na 
orphwysa Ysbryd Duw yn nerthol ar hol! gangenau ei eglwys 
yn ein gwlad? Paham na chyffroir Ysbryd ymofyngar yn 
mhlitli y bobl, yngliyd ag awydd am ddeall gwirioneddau 
pwysig y genadwri olaf hon, yn mhlith miloedd o feibion a 
merched Brydain? Pahani na thra ragora y ílwyddyn 1854 - 
mewn tywalltiadau helaethach o Ysbryd Duw ac mewn cyn- 
henaf digyffelyb i acliub eneidiau? Nid oes rwystr nac achos 
paham oddieithr anffyddlondeb y Saint. Os ymostynga y 
Saint Prydeinig eu hunaia oll o unfryd calon ger bron yr Ar- 
glwydd, ntewn edifeirwch am eu beiau, gan ddwblu eu diwyd- 
rwydd a'u ffyddlondeb, a gweddio yn daer arno Ef i dywallt o’i 
Ysbryd Glàn yn helaetli arnynt hwy ac ar bobl Brydain,- 
credwn y tywaîltai fendithion i wared na byddai lle i’w derbyn 
— llanwid plant Duw a ei Ysbryd, hyd nes y byddai ei nerthol 
weithrediadau yn amlwg i bawb, a miloedd o eneidiau gonest a 
gofleidienty gwirionedd, er llawenydd i’r Saint a syndod i’r byd. 

Etto gofynwn, beth a rwystra y fiith gynnyddiant ar y 
gwaitli? Ymddengys pob peth yn bleidiol. Mae y Saint wedì 
oynnyddu mewn doethineb. agoíwyd maesydd newydd i’w 
myfyrdodau lle y gall eu meddyliau yn gyfreithlon ymgrwydro,, 
cyfiawn weinyddiadau cyfraith Duw a’r gyfiawnion ac ar ang- 
hyfiawnion a bortreiulwyd ger bron cu llygaid. Mae barnedig- 
aethau Duw a’r Ied drwy y byd. Difrodaeth rhyfel a haint & 



286 


UDSOItN SEION. 


gyd-dystiolaethant mai gwir v\v eenadwri yr Henuriaid, ac Tiid 
yn iiollol ddieffaitli ychwaith. Hyd y nod yr athrawiaethati 
diweddaraf a lanwasanty Saint a gobaith a llawenydd, a’r byd a 
gelyniaeth ac arswyd adnewyddol, ac a gyd-broflryn wirionedd- 
ol drwy y chwyldroadau sydd i oddiweddyd cenhedloedd y byd. 
Orymus- wyr a syrthiant yn y rhyfel, 'ie, blodau dynoliaeth a 
abertliir yn ymborth i ryfel a haint. Yn eglurach, gwel y 
byd yr anghenrheidrwydd o ynifudo i Seion nid yn unig er 
dìanc rliag dinystrau y byd, eithr, hefyd ymddengys doethineb 
ac arddercliawgrwydd egwyddorion sylfaenol y “ nefol 
deuluoedd" yn gyferbyniol i dorriad ymaitli gryfder y genedl 
gan y cleddyf a’r plà, pan, y gonest galon a ymlawenha yn y 
gobaith a osodir o'i flaen yn yr Efengyl. Profodd llawer o 
feibion Brydain yn ddiweddar, drwy ffeitliiau galarus, eu han- 
nheilyngdod i fwynliau, ueu eu drygioni yn troseddu y parcli 
a’r nodded a deilynga creaduriaid glanaf ein rliyw — yn awr 
gelwír y meibion hyny i wynebu y gwaedlyd faes rhyfelawg, a 
llawer o lionynt ni ddychwelant. 

A ni y 11 gweled fod yr lioll bethau hyn yn gyd-weithredol er 
lledaenu gwaith yr Arglwydd yn Mrydain, oni ddylai yr lioli 
Saint deimlo eu hunain dan rwyraau i ro;io olwynion y deyrnas 
yn mlaen, a choroni eu diwydrwydd a bendithion y nefoedd? 
Gadewcli i ni weled oni wneir rliywbetii yn y fiwyddon hon er 
lledaeniad y gwirionedd--rhyw betli a lanwa gaionau yr holi 
Saint drwy y byd a llawenydd a mawi i’r liws Ydwyf, mawr. 
Ni ddylid anghofio fod bendithion yr Arglwydd yn cael eu cyf- 
lwyno mewn cyfartalwch cywir i ffyddlondeb y derbynydd. 
Dealled y Saint ynte, f’od yn eu dwylaw eu liunain agoriadau 
eu bendithion. 

Y cyfryw yw annogaethau eii. Lly wyddìon, Frodyr! Yn 
mlaen ynmlaen i frwydr, i fnddygoliaelh, ptcy a ddaw? Nid 
pwy a aiff, eitlir, o flacn ein byddin ddewr, er yn fechan, 
gwaeddwn Pwv a ddaw ? Deued un, deued oli a fedda ofn 
LIuw neu barch i ddy n— ufydd-dod i’r naill neu gariad at y llall, 
a'r neb a ewyilysio godi ei gleddyf daufìniog yn erbyn creulon- 
ach teyrnfradwr a gwaetli gelyn na Nicholas ei hun, yn awr 
yw’r eyfle, doed i’r alwad,— Duw o’i blaid yn darian a fydd. 


Newidiad v Llywyddiaetii I’eydeisiü. — Hysbysir ni 



CDÛORN Sl-'ION. 


287 


gan eìn parchus Lywydd S. W. líichards, fod y Brif Lywydd- 
iaeth, ar ei ryddhau ef o’r cylch presennol, a posod ei frawd, 
sef yr adnabyddus a’r anrhydeddus Franhlin D. Richards o 
“ Gworwm y deuddeg” i’w olynu, yr hwn sydd ar ei ffordd 
yma j'n awr. Rhwydd hynt iddo, croesaw medd ein calon. ûr 
doetli, enau dros Dduw, a niawr arddeliad fo a’r ei ìafur. Lla- 
wenycha ein darllenwyr hefyd, yn y gobaith o gydweithrediad 
y net' etto, a'r Lywyddiaeth newydd, megys ag ein bendithiwyd 
yn lielaeth wrth ufyddhau i’w gynghorion yn y blynyddoedd y 
bu yma yn Llywyddu, sef yn 1850—1. Rhwydd hynt a mawr 
Iwyddiant i’n hybarch a’n cariadus Lywydd ymadawedig pan 
yr elo, awelon y nef o’i blaid a fo, a mawr groesaw i fynwesau 
Seion gu, a theulu gorfoleddus — l.)uw eu dadau, am ei dda, a’i 
liad-dalo fel na all arall, a’i deilwng ben a goroner â ffrwyth ei 
lafur mawr yn yr amser priod, yw awydd ei gyd- was hiraethog- 


Yr Ympudiad Ewrofaidd iu.fni. — O’r 22ain o lonawr hyd 
24ain o Ebrill, hwyliodd naw o Iongau mawrion o borthladd 
Llynlleifiaid yn llwythog o Saint yn ymfudo tua Seion, pa rai 
a arolygwyd gan ein teilwng Lywydd S. W. Richards yn eu 
tíoll ddarpariadau cychwynol. O’r cyfanrif o 2702 yr oedd 08 
o’r Genadiaeth Stoìss a’r Italian, 678 o’r genadiaeth Ellmyuaidd, 
ac oddeutu 300 o Gymru. Anfonwyd am 216 o’r Dyffryn gan 
eu perthynasau, ac aeth 877 ereill drwy gynnortliwy y Gym- 
deithas Ymfudol Barhaus. Costiodd yr ymfudiad hwn o 
£40,000 i £50,000. Ac wedi gorphen y mawr waith oll, sylwa 
y Llywydd — “ Gyda mawr bleser y sylwasom ar y teimladau 
daionus, y cariad, undeb. a’r trefnusrwydd a ddynodai gym- 
meriad y Saint ymí'udol yn y tymmor mynedol, a’r hyn a en- 
nillodd ganmoliaeth fawr gan fyd Uygad-graff. Tra y parhâ y 
fath frawdgarwch bydd yr Arglwydd yn eu plitli, i’w diogelu 
rhag pob niwed, ac i’w cynnysgaethu ag amynedd i barhau yn 
ffyddlon hyd ddiwedd eu taith.” 


Y Gymdeithas Y.mfudol Bariiaus. — Caniataeri ni yr hyf- 
dra presennol i alw sylw y Saint yn fwy neillduol at y Gym- 
deithas ddaionus lion yn ychwanegol; canys, y mae yn deilwng 
o gefnogaeth. llyderwn yr ymgalonoga y Saint at y gorchwyl 
pan edrycliant dros yr hanes uchod, a gwcled beth a wnactli 



2SS L'bGOEN SÈION. 

hon eisoes. Yn gyferbyniol i’ẃ hiraeth am Seion y llawenhânt 
am y ffordrt o waredigaeth, — a phwy na ddywed nad dyma hi 
— hori yw’r fam a gipia ei phlant tfyddlon yn ei chòl i’w car- 
tref ddymunol. 

Yn y fiwyddyil 1852 ymfudodd 250 drwy’r Gymdeithas hon. 
Yn 1853, cynnorthwyodd 403, ac erbyn eleni gwelerycyn- 
nyddiant mawreddog i 1073, y mwyafrif o ba rai oeddynt heb 
obaith, amgen, o waredigaetli o Babilon yn awr, os byth. Yma 
gweler eu bod hi wedi mwj' na dyblu bob blwyddyn, a phan 
ystyrier hefyd, fod > r rliai a aetliant eleni wedi ymrwymo i 
gyfranu i’r Gymdeithas, heblaw eu cludiad, y swui o yn agos i 
£2000 i’w taìu wedi y cyrhaeddont draw, pa rai, fel yn eu iioll 
dreigliadau ereill a gynnyddant yn holl gylchdroadau y Gym- 
deitliaslion: yn yr ystyriaetlnm hyn oll ymlawcnhaed y Saint 
fod amsur eu hymwared hwythau, er nad tlodi a phob rhwystr- 
aii, yn agoshau. Achosay cytraniadau am j' chwarter myned- 
ol i ni oí’ni fod y Saint yn colli golwg aramcanion mawreddog y 
Gymdeithas hon, a chrefwn sylw yr lioll Lywyddion at hyny. 

I Ij'wedasom o’r hlaeu wrth y Saint a feddant berthynasau neu 
gydnabod, neu nad pwy, yn Seion ant ysgrifenu atynt i’w coff- 
àu o’u dyiedswyddau i anfun am danynt ar eu hol — ail annog- 
wn i liyn, canys gwyddom mai hawdd yw iddynt hwy wneyd 
liyii — appeiier at eu cofiant am euhawydd blaenorol euhunain, 
ac hysbyser iddynt fawr lielhulon a plieryglon Babilon. Gwelsom 
lythyr yn ddiweddar oddiwrth gyfaill yn cynnyg talu costau dau 
berson o Gymru i'r Llyn Halen, a sicrhauai mai chwecii 
wythnos o’i waitli ef a dnlai holl gostau y ddau yno! Pwy na 
ewyllysiai fotl ganddo gyfaill yn Seion? Pa fodd y protìr cyf- 
eillgarwch yn well na tlirwy eu liymofyn o gaethiwed i ryddid? 
Efelyeher y weddw daer hono ynte, a’i Uwyddiant lii a gorono 
daerineb a’i gwnelo. 

Ileblaw yr ucliod, cynnortliwyodd y Gymdeithas lawer o 
Denmurc a llaweroedd o’r l.'nol Dalcithiau. 

“ Gyda yr hanes difyrus hyn am y mynedol,” ebe y Llywydd 
Bictiards, “ a gobeithion caloims am y dyfodol, hyderwn y 
blaenora y Saint ar ddim a wnaethant, drwy eu cyfraniadau 
inwy haelionus at y Gymdeithas hon, gan wybod cu bod hwy 
wrtli liyny yn hwyluso gwaredigacth pobl yr Arglwydd. Teil- 
ynga yr egwyddor hon sylw ncillduol gan hoh Henuriad yn yr 



CDGORS' SEION. 


28Í» 

Ynysoedd Prydeinig, a chyd-weithrediad pob un o'r Saint; ac 
erfyniwn gael cyn diwedd y chwarter hwn, ífeithiau profadwy 
o’r cyd-weithrediad hwnw, drwy eu cyfraniadau haelionus.” 

Hyderwn ninnau na siomir ef yn ei ddysgwyliad, ond mai 
ffeithiau felly o bob cwr o’r Dywysogaeth hon a brofant fawr 
awydd y Saint am Seion. 

Appwyntiadau. — Dyraunir ar y Llywydd Jeremy ymweled 
a Chymraanfaoedd Sir Benfro, a cliyd-drefnu a’r Llywyddion 
hyny, y mesurau doetliaf er cynnyddiant y gwaith, a'r lleoedd 
mẃyaf manteisiol yn Penfro Ogleddol a Chynnadledd Caeríÿr- 
ddin i’r brodyr a ddaw i lawr i lafurio. 

Da fyddai genym weled y Llywydd Daniels yraa raorgynted 
y bo gyfleus iddo a’r ol trefnu pethau yn Nghynnadledd 
Aberteifi. 

Aetli y Llywydd Robert E\ans, Gorllewinol Morganwg, i'r 
Gogledd, lle y dymunir iddo gyd weithio a’r mesurau a gyd- 
drefnir ganddo ef a’r Bugail J, Parry, er adgyweirio Cynnad 
ledd Sir Eon, ac ymweled a Dyffryn Conwy, &c. 

Mae yr Henuriad R. Parry a J. J. Phillips, ar eu taitli drwy 
y Gogledd ac at eu rhyddid i lafurio yno yn ol cyd-drefniad 
doeth yr awdurdodau parodol yno, hyd nes y eeir hysbysiad 
pellach ar y peth. 

Aeth yr Henuriad Eunon o Rymney i Gynnadledd Aberteifi, 
Dafydd S. Harris o’r Cwmbach i Bont-y-Berem, — Heuuriad 
Howell Parry, o Sir Fynwy, i lafurio y Nghynnadledd Meirion- 
ydd; a’r Henuriad Isaac Rees Cwm Celyn i’r un maes llafur. 

Bydded hysbys fod John Davies, yr liwn gynt a lafuriai yn 
Nghynnadiedd Meirionydd wedi ei ethol yn Llywyd ar y Gyn- 
nadledd hono. 

Aeth yr Henurìad John Rees i Gynnadledd Sir Aberteifi i 
lafurio o tan Lywyddiaeth yr Henuriad J. Evans, wrth yr 
hwn dywedwn i ni fetliu yn hollol erpobymgais gael gŵr i’w 
bŵrpas i’r fan arall. 

Na ddealler ni i fod yn awgrymu unrliyw gyfnewidiad yn 
awdurdodau na chynlluniau unriiyw Gynnadledd wrth anfon 
ereill yno, ond i gynnortliwyo y rhai sydd yno eisoes, a 
gobeithiwn yr ymeanga yr awdurdodau perthynol, eu llygaid 
a’u meddyliau yn Uydain i gynllunio y ffyrdd ac i weled y lle- 


290 


L'DGORN SEION 


oedd goreu i’r VoTunteers sydd yn dyfod i'w plith a'r fyrder i 
wneyd dewr-waith mewn byr amser. 

Newyddion Tramor. — Dj-ry y Deseret \ews i ni lawer o 
newyddion dyddorol o Ddyffrynoedd y Mynyddoedd. pa rai- 
a gyd-dystiant am fawr ofal— aml fendithion a daionus fwria-dau . 
ein Duw i Seion; — cynhaliwyd eyfarfod cyhoeddus ar yr aeh- 
lysur o anfon deiseb i'r Senedd Amerieanaidd i wneyd y rheil 
tfordd o’r taleithiau i California drwy Ddyffryn Utah, yr hyn a’i 
dygai drwy ran fawr o’r ffordd a deithir yn awr dros y P/ttirts — 
drwy wlad gyfoethog o lô a mŵn haiarn &c., ae a fyddai o wertli 
mawr; ae nid ydym yn anobeitliiol o’u llwyddiant nac o gan- 
lyniad, o'r agorfa a barai hyny i fìloedd o wasgaredigion 
Seion i allu ymgasglu tuag adref. Addawa y Llywodraeth 
Diriogaethol 400 o ddolars o wobr i’r sawl a gynnyrchai fvi-yaf 
o gawarch a llin ar y lleiaf o dir, eleni; arall, o fil o ddolars i 
unriiyw ddinasydd a agorai waith glo yn efteitliiol o fewn 40 
milltir i’r Ddinas; bu dan ystyriaeth y eynlluri goreu i wneu- 
thur Camlas o Lyn Utah i’r Llyn Halen llawr. Y gweithiau 
haiarn yn Ninas y Cedrwydd, y rhai a ohirwyd am ysbaid i 
wneyd amddifîynfa, a ail gychwynwyd yn rymus Y mur o 
amgylch y ddinas hono oedd yn agos a’i orphen ; ysgoldy yn 60 
wrth 25 troedfeddi a gwblhawy d er y gwyliau, pry d yr ymwelodd 
tua 300 o’r Indiaid cymmydogaetliol a hwynt ag y pregethodd 
y Brodyr iddynt yn eu hiaith eu hunain ac anrhegasant hwynt 
ag ỳch tcw, llysiau, blawd &c.. er eu mawr lawenydd. Ym - 
road mawr ynmhlith y brodyr i ddysgu ieithoedd y brodorion. 
Heddwch cyffredinol wedi ei adferyd rhwng y Saint a’r Indiaid. 
Cant a lianner o deuluoedd wedi ymfudo i gryfhau amddiffyn- 
fa Dinas Manti, Ile yr oedd caerau cadarn o’r newydd yn cael 
ei wneyd — a dysgwyliad am Lywydd Newydd i olynu y Patri- 
arch Morley. a rydd-hawyd o’r rnawr ofal dibynol ar y cylch 
hwnw. Amrywiol o’r Cymru wedi myned i Mauti i wladychu, 

ereill i Box Elder fiO i’r gogledd o Ddinas Llyn Halen, a 

thrwy amryw lythyrau a dderbyniodd eu perthynasau yn y 
wlad hon, a’r rhai a’n ffafriodd a chip-drem arnynt, yn mawr 
ganmol eu lle a’u breintiau— ieehyd cyffredinol, digonedd o 
luniaetìi. boddlonrwydd hollol i’w cyfiwr a mawr alw ar eu 
eyfeillion eu dilyn i’r waredfan hono; ac pan y gollyugwn raff 



IWGORN SEION. 


£'H 

pn meddyliau i redeg yno yn ol, parod y’m i waeddi, — “ Gwyn 
iyd preswylwyr dy dỳ yn wastad y'tli foliannant.” pob peth yn 
dda yno. 

* CASGLIADAU EGLWYSIG. 

■Mf.ws atehiad i ofyniadau mynych ac amrywiol ar y pen hwn, 
dywedwn fod cyfreithiau sefydlog ein Heglwys yn dysgu pob 
un sydd a wnelo ag unrhyw arian eglwysig, i gadw cyfrifon 
eglur o'r swm a dala pob cyfranwr ar gyfer ei enw mewn llyfr 
eoffadwriaeth, i'w arolygu gan ei Lywydd, ac i foddhau pob 
eyfranwr a ddyuiuna ei weled nnrhyw bryd. a’n bod i’w trus- 
glwyddo i gyfrifon y Gynnadledd. i'w cynrychioli ar gylioedd 
yn y Gymmanfa, fel y deallo pob un yn gywir fod ei arìan 
wedi cael eu defuyddio at y pwrpas eu cyfranwyd. Gan mai 
yn ol ei ewyilys y cyfrana pob un, dylai y rhai y perthyna y gor- 
chwyl iddynt ddysgu y Saint eu dyledswyddau at liob casgliad 
drwy ddangos yr angen o hono, y llesliad a achosa a’r niwed o 
heidio gwneyd yr liyn sydd gyfiawn at bob petli yn ei le a i 
aniser priodol; eithr nid i fygwth na chaethiwo meddyliau na 
gosod swmiau penodol, oddieitlir bod dyled eisoes a raid ei dalu 
crhyn amser nodedig. 

Ni allwn ddirnad fod yn gyfiawn i neb, ar unrhyw ammod- 
au, heb ganiatad y cyfranwr, i dreulio neu gyflwyno ceiniog o’i 
gyfraniadau at ddim ond at yr hyn a amcanwyd gan y cyfran- 
wr; — Ni fedda Llywydd, na Chynghor, na Chynnadledd, na neb 
hawl i roi cyfraniadau ond yn unig yn ol dewisiad y cyfranuir. 
Unite pa fodd y gwyddis pa faint a gyfranodd personau at ur. 
peth, pan agorir y Ilyfrau yn Seion ; — nid cyfiawn fyddai, ac- 
na wneler ef rhag rho’i lle i’r yicr dncy i 


BLODAU. 

Y Blooau sydd hawddgar a pheraidd yn wir. 

A’u hamwisgyn brydfertli a brith; 

Yn ddenol bwysîau, addurnant y tir, 

A’u harddwch yn berlog gan wlith; — 

Ond er ardderchoced, fel gem goruwch gem, 

Ac er mor sercli hudol V rhain, 

Yn fuan ymwywant, yn waelaidd cu trcm, 

Ni welir o’u hol ond y drain. 



tíDGORN SEÌON. 


$92 

Y bacligen glân tirion, yn dalgryf a hardd, 

A’r wridog, t'ain, fywiog iawn fercli, 

Rliagorant mewn tlysni ar oll yn yr ardd, 

A’u tegwch hudolant bob serch; — 

Ond er eu rhagoriaetli, heb dduwiol ddwyn ffrwyth., 
Ni byddant o weríh, ond i dân; 

A chosp, i’w goddeithio, dan soriant yn UwytU, 

A ddilyn euogrwydd rliai glân. 

Fel nad oes gan flodau gwywedig o’u hôl, 

Ond dreiniach i’w llosgi drwy’r tir, 

leuenctyd nis gedwch, gan ymddwyn yn ffol, 

Ond tanwydd eneidiol yn wir; 

Y penaf brydferthwch yw rhinwedd y moes, 

A ffrwythlawn santeiddrwydd hyd fedd, 

Ac yna, nol darfod a'r freuol fèr oes, 

Ceir cynnydd tragywydd mewn hedd. 

Rodyn Ddc, Ekyki. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Y Cholera,— Mae yr ysgubell front lion etto ar waitli mewn 
ìlaw rymus i lanliau heolydd Edinburgh, Glasgow,— yn nes na 
hyny,— yn Hamilton, Llynlleiflaid, os nad nes na hyny etto, 
o'u haflandid halogediccaf. sef, ymffrostgar blant “ cristionog- 
aeth” a lân luniwyd a’r ddelw Duw; gwir gristionogaeth a 
waredo ei hufyddion rhag ei rwysg. 

Llong ddeylliadac,— Mynych a ddigwydda yn ddiweddar, 
un gyda cholled o dros 200 o fywydau ar ororau Brydain, arall 
yn mhellach i’r gorllewin a suddodd wedi braidd gael tuag 800 

0 ymfudwyr o honi ar fwrdd llong arall. 

Derhyniadac am Lyfrac. — £0,000,000,000,000,000,000 ! ! ! 
jCjt" Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 

1 Capt. D. Jones, 14, Castle Street, Merthyr-Tijdfil. 


CYNNWYSIAD. T(J0 

Gair Duelhineh 277 

Cynehoi' Cymtadletlílel Dwyreiniol Mnreainvg 272 

Golyeyddiaeth — Cyninddiant gwailh Dno — Newulia.l y Uynyddiaeth 
Brydeinig — Yr Ynifndiaíi F.wropaidd eleni— Y Gymdeilhas Ymfndul 

Barhaus — Apwyntiadau— Newyddion Tiainor... 28-1 

Casgliad.ui Eglwysig 291 

Blodan - 291 

Amrywiaetliaii, &c 992 


MERTHŸR-TYDFIL : 

AKO mrtwrfl A CHYHOEDDWTD GAN D. JIJNES. 14, CSSTLE STBEET. 



UDGORN SEION, 

ÄEÜ 

&erm n &anu. 


Rhif. 19.] MAI 20, 1854. [Ctf. VII. 


Y GAIR DOETHINEB. 

GAN Y LLYWYDD S. W. RICEIARDS. 

[Parhad o dtirl. 279] 

Ysgrifenwyd a phregethwyd liawer o barthed i’r Gair 
Doethineb, a gwnaeth rhai Henuriaid hyn yn rheol i brofi 
teilyngdod aelodaeth eglwysig, ac er hyn oll nid yw pawb yn ei 
ufyddhau; ereill a ufyddhasent iddo am ysbaid, a deimlant yn 
rhydd i ddychwelyd at eu harferiadau llygredig biaenorol, fel 
yr hwch wedi ei golchi yn dychwelyd i’r dom, o herwydd na 
orchymyna y dadguddiad yn bendant i’w ei gadw. Tybiwn na 
chadwodd y rhai a droisant oddiwrtho fel hyn, mo hono erioed 
er mwynliau ei fendithion, ond drwy ddyben annheilwng, naill 
a’i o herwydd y gorfodwyd arnynt, neu y fod ereill yn ei gadw, 
ac ybyddai raid iddynt hwythau wneyd hyny neu gael eu hys- 
tyried yn wan yn y ffydd. Mae yr hoU ddybenion hyn yn 
anghydweddol ag egwyddor y dadguddiad, canys ni roddwyd 
ef “ drwy orchymyn na gorfodaeth,” ac ufydd-dod gwirfoddol i 
ewyUys ddadguddiedig Duw yn y fath hyn, yw y dystiolaeth 
gadarnaf o gywirdeb y rhai a ymddarostyngasant i’w gyfreith- 
iau Ef. 

Nid doeth yr holl ymdrechiadau a wnaed er sefydlu yr eg- 
wyddor hon, onide buasai ei heffcithiau rhinweddol yn fwy cyff- 
redinol a pharhaus. 

Ped ufyddheid iddo oddiar iawn ddealltwriaeth o’i egwyddor 
sylfaenol, o lwyr fryd calon i anrhydeddu yr egwyddor ac i 
19 [pris 1 g. 



294 


UDGORH 9EION. 


fwynhau y fendith, byddai y fath ddyben mor sicr a pharhaus 
a’r egwyddor. Ac ni ddichon Saint weithredu yn ymwybodus 
ar sail egwyddor bur a thragywyddol heb deimlo eu bod yn 
troseddu yn eu herbyn eu hunain, yn erbyn yr egwyddor ai 
Hawdwr, os troant ymaith oddiwrtlii; camgyhuddent eu bywyd 
felly, a thraddodent eu hunain i ddylanwad gau ysbryd, yr 
hwn a’u harweiniau i dy wyllwch ac yn y diwedd i angau. 

Honnay Gair Doethineb fod yn “ewyllys Duw,” ac os felly, 
ni ddichou unrhyw Saint ei ddiystyru heb deimlo mwy neu lai 
o gondemniad. Ni ddichon unrhyw Saint weddio am i ewyllys 
Duw gael ei wneutliur ar y ddaear megys ei gwneir yn y nef 
tra yn troseddu y Gair Doetlüneb lieb fod yn gwatwar Duw 
drwy hyny; o herwydd, cyn y daw yr amser gogoneddus 
hwnw, rhaid iddynt gadw, nid y Gair Doethineb yn unig, eithr 
hefyd bob ewyilys dadguddiedig y nef, pa un a’i trwy orehym- 
yn neu gynghor. 

Os na ufyddheir yn ewyllysgar i’r cyfryw ewyllys Duw, yn 
fuan daw iddynt yn orchymynedig ac yn fatter o anghenrhaid, 
a’r wobr am y fatli ufydd-dod yw gwobr y gwas anfuddiol. 
Gymmaint mwy boddhaol yngolwg Duw yw fod Ei blant yn 
ymhyfrydu byw yn ol pob gair a amlyga Ei ewyllys o barthed 
iddynt, na eu bod heb wneyd dim ond yr hyn y gorfoda ofn 
cosp y troseddwr liwynt i’w wneuthur. Cytielyb i’r plentyn an- 
ufydd, yr liwn a gynllwynai i dalu yr ufydd-dod a rwystrai i’w 
dad ei ddiarddel, felly y mae gormod o’r Saint, y rhai nid ym- 
ddengys bod ganddynt amcan pellach na sicrhau iddynt eu hun- 
ain aelodaeth Eglwysig mor ddidrafferth a digost ag y gallont, 
Amlygir yr egwyddor hon yn nodedig yr, y rhai ni chadwant y 
Gair Doethineb, na chyd-ymffurfiant ag amryw gynghorion 
ereill o herwyddd nad ydynt yn orcliymynedig. Nid ymhoffa 
Duw yn cyfranu benditlnon y nef i’r eyfryw fwy nac y cyfran- 
ai tad ei drysorau i bientyn trofaus. Gwobr y cyfryw f'ydd 
gyfartal yn unig i gyfiawuder y gyfraith a gadwasant tra y rhai 
a fyddant byw yn ol pob gair a ddaw o enau Duw, a gyfoethog 
alluogir i wneuthur daioni, i adeiladu Seion, a hwy a gymmer- 
adwyir ganddo fel na attal Efe ddim daioni oddiwrtbynt, a’u 
gwobr a dra ragora ar ddim a ddychymygodd calon dyn. Diau 
nad allai fod gan yr Arglwydd ddyben amgen yn amlygu y 
Gair Doethineb nac i fendithio, dedwyddoli a dyrchafu ei blant; 


DDGORN SEION. 


295 


i’r cyfryw ddiystyru y benditliion cynnygiedig a arddengys 
radd o sarhad a’r ffyrdd Duw na ddysgwylir oddiwrth ond y 
rhai ydynt hologiedig o galon neu rhy anwybodus i arwain eu 
hunain i ddedwyddwch, llawer llai addas i gael eu hymddiried 
ar eiddo ereill. 

Oni bai yr hyn a welsom yn fynych yn mhlith y Saint ystyr- 
iwn fod yn gyfartal a chyhuddiad i’w cyruhell i gadw y Gair 
Doethineb, heb son am yr anghenrheidrwydd o wneyd hyny. 
Ymddengys braidd yn anhygoel fod gwyr a gwragedd a ufydd- 
hant i’r efengyl, a ymrwymant i ufyddhau i bob dadguddiadau, 
a phan lefara Duw wrtliynt drwy lais doethineb, o’r braidd yn 
ei ystyried ; o leiaf y mae yn anghysondeb, ac ni ddeil cy wir- 
deb y fath broffes brawf y gwirionedd. Nid oes air, debygem, 
i’w gynnyg er dieuogi y fath drosedd o ewyllys Duw, er nad 
yw yn dyfod yn orchymynol; euogrwydd meddwn, o herwydd 
ysgrifenedig yw “ Yr hwn a wybu feddwl ei Arglwydd ac 
nis gwnaeth a gurir a llawer o wialennodiau.” 

Wedi canfod yr anghenrheidrwydd o gadw y Gair Doethin- 
eb, y gofyniad nesaf yw — Mewn pa beth y mae yn gynnwys- 
edig? neu, fel y gofynwyd ini, “Pabeth yw Gair Doethineb 
i’r Saint yn y wlad hon? Ai tê, coffi, cwrw, porter, whisky, 
&c., yw y diodydd poethion a waherddir, neu a all gwr neu 
wraig ddefnyddio y pethau hyny heb droseddu y Gair Doethineb? 
Nid yw cwestiwn fel hwn yn tarddu gymmaint o ddiffyg syn- 
wyr cyffredin yn mhob bod deallus i ateb yn foddhaol ei hunan, 
ag yw o herwydd y camwri a ddynoda ddysgeidiaeth y rhai 
oedd a’u gweithredoedd yn groes i hyny, a pha rai, pan y dys- 
gwylid wrthynt am gyfarwyddiadau cywir, a roisant yr eglur- 
had a feddylient oreu i’w hesgusodi am droseddu ewyllys Duw, 
a boddio rhyw chwant a’u dygodd i gaethiwed. Nid oes braidd 
blentyn deuddeg mlwydd oed yn yr eglwys, a fedda Ysbryd 
Duw, ac a all ddarllen y Gair Doethineb heb iawn ddeall ei 
ystyr ai wir ddyben, nac heb ddeall pa fodd i gyfarwyddo ei 
fuchedd fel ag i deimlo yn hollol rydd a chymmeradwy ger 
bron Duw. Ni chredwn y diehon unrhyw Saint egwyddorol 
beidio cymmeradwyo y cynghorion a'r eyfarwyddiadau a gyn- 
nwysa, a bod yn abl i benderfynu beth yw ei ddyledswydd ej 
hun o barthed iddo, a thrwy ymddwyn yn ol y farn hono, 
ddyfod i wybod yn ddiammheuol iddo anrhydeddu y dadgudd- 



TJDGORN SEION. 


296 

îad a bod doethineb yn cael ei chyüawnhau gan ei phlant 
ei hun. 

Dywedodd yr Arglwydd fod y dadguddiad hwnw yn gyfadd- 
as i bob rhai o’r Saint, yr hyn sydd ddywediad hollol afresym- 
ol os oes achos i’r ammheuaeth a ddangosa llawer am ystyr 
gwirioneddol y peth; arddengys y fath ammheuaeth os bodola, 
ddallineb nid bychan. Dywed yr Arglwydd nad doeth yn Ei 
olwg yw i’r Saint ddef'nyddio diodydd cryfion, ar peth nesaf a 
glywwn yw,-“ A gredwch chwi o ddifrif fod yr Arglwydd yn 
meddwl, whisky, cwrw, brandy, gin, porter, &e.?” oddiwrth 
wyr a gwragedd a, honnant cryn gyfran o synwyr cyffredin, 
megys pe na welsent ac na chly wsent eu bod yn ddicdydd cryf- 
ion. Gellid gofyn gyda mwy o briodoldeb onid gwawdiaith 
oedd gofyn y fath gwestiwn, neu er dangos dirmyg ar air Duw. 
Os nad yw y Gair Doethineb yn cyfeirio at y pethau liyn, nid 
yw o nemawr ddefnydd. yn ei gyssylltiadati ag arferiadau y 
Saint, ac ni pharai gymmaint syndod i ni pe clywem ryiv un 
yn gofyn beth a feddylia os nad y pethau yna. 

Etto, y rhai a ymarferant ag yfed tê, — hrodyr a chwiorydd 
da a eisteddant uwchben cwpanaid boeth angerddol o dè fel pe 
bai un o brif ddanteithion daear, a rhyfeddant os yw y Gair 
Doethineb yn cyfeirio at dê a choflì pan y dy wed, “ nid yw 
diodydd poethion yn dda i’r corph nac i’r bol;” a plie gellid eu 
hargylioeddi fod cwpanaid o dò poeth yn ddiod boeth pan ei 
liyfir yn boeth, penderfynant yn synwyrgall, adael iddo oeri 
tipyn, pau ar yr un pryd y mae ddigon cryf i gadw dyn anym- 
arferol ag ef yn ddihun drwy y nos, megys y buom ni weitliiau 
wedi cyd-ymffurfio a dymuniad ereill i’n hanghyfieustra ein 
liun. Yn wir, yn gymmaint nad oes anghen cyhyddwr ar gyd- 
wybod euog, gellid cael mil o resymau a chynnyg cynnifer es- 
gusodion braidd er cadw yn fyw. os posibl liefyd, y gobaith 
trengiedig braidd o fod yn alluog i ddilyn yn mlaen yr ymar- 
feriad o dê, cofíi, whisky, rum, cwrw, a llawer o arferiadau 
ereill anfoesgar a niweidiot i’r cyfansoddiad ac i’r meddwl dyn- 
ol. Ymgynefina llawer a’r arferiad yn lle ufyddhau i gymmell • 
iadau doetti yr Ysbryd ynddynt, hyd oni serir eu cyd-wybodau 
rhag teimlad o gondemniad o herwydd ymchwantu yn y fatli 
arferiadau Ilygredig. 

Etto, ysgrifenwyd nad yw tobacco yn dda i ddyn eithr syn- 


UDGORN SËIOS. 


297 


äsom ni weithiau am i’r Arglrrydd wneyd y fath gamsyniad, 
pan y gwelwn gynnifer o Saint a broffesant fod o dan arwein- 
iad yr Ysbryd hwnw sydd yn arwain i bob gwirionedd yn 
glynu wrth y llysieuyn fel wrth fywyd, gan ei garuynfwynac 
y carant eiriau Duw. Diau fod y fath angliyssondeb arwynebol 
yn gofyn mwy o amddiffyniad nae a ail'wn ni ei roi, a chan- 
iatawn i’r fath Saint amddiffyn eu hachos eu hunain, eitlir nid 
heb eu Jrhybuddio, serch hyny, fod y dydd yn dyfod pan y 
gofynir iddynt gyssoni eu hymddygiadau a’r dadguddiad rhag 
grybw^ledig. 

Nid yw yn amser i’r Saint ymchwareu a dadguddiadau Duw 
inegys y gwna llawer a’r Gair Doethineb, pryd y maent yn 
gweled yn feunyddiol y drygau dirif a achosir drwy yr ymar- 
feriad a’r pethau a waherddir yngair Duw, ac y canfyddant y 
genllif o ddrygioni na ellir lluddias ei rhwysg nes bo y cenhedl- 
oedd wedi eu hanrheiihio ganddynt a’u claddu yn y gyflafan. 
Dylent ymuniawni yn y fan a bod yn esiamp’.au i’r genedl sydd 
yn codi, er iddynt ymwrthod a gwâg arferiadau y Cen- 
hedloedd a thyfu i fynu yn ddychryn i annuwioldeb. Delir y 
rhieni nawnanthyn yn atebol am bechodau eu plant, y rliai, 
amgen, à nerth raawr a yrasent yn ol y ffrwd o ddrygioni ag 
sydd yn cynhyrfu Uidiawgrwydd yr Un Cyfiawn, ac yn enw 
Duw Israel sefydlasent gyfiawnder y nefoedd ar y ddaear. 
Dylai pob plentyn o oedran cyfaddas argraphu y Gair Doethi- 
neb ar ei gof, a cliael ei ddysgu i’w ufyddhau; canys pe felly 
cynnorthwyai i ennill dyianwad ar eu rhieni i’w gadw yn 
hytrach na goddef y gwarth a ystyriai eu plant yn perthyn 
iddynt. 

Gresynaf o bob gaethion yw y neb a gaethiwwyd gan ei 
chwantau cnawdol eu hunain, y rhai mae ganddynt allu, ac y 
bydd raid eu gorchfygu. cyn y mwynhant yr addewid yn y byd 
hwn na gogoniant y byd a ddaw. Gorphwysa cyfrifoldeb mawr 
ar rieni a feddant blant i’w liiawn ddysgu yn yr egwyddorion 
pwysig hyn. Dylan-wad arosol a’r feddwl y plentyn yw esiampl 
ei rieni, a’r hyn a ffurfia brif nodweddau ei gymmeriad am ei 
oes, ond odid. Mor bwysig ynte yw, fod plant yn cael eu dwyn 
i fynu yn anarferiadol a’r perthau hyny ydynt mor dueddol i 
blannu hadau marwoldeb yn yr ieunctyd ag yw arferiadau y 
Cenhedloedd, pa rai a fyrhasant einioes dyn i annadliad braidd, 



298 


UDGORN SEION. 


a’r hyn bethau a waherddir yn awr gan Dduw fel y byddo i’w 
blant gael byw. Mae o’r pwys mwyaf fod y genedl sydd yn 
codi yn cael eu harwain, megys cynnryeholwyr Duw — gwneu- 
thurwyr Ei lioll ewyllys yn mhlith dynion! eithr tra y parhao 
esiamplau rhieni yn groes i egwyddorion y nef, diffrwytha i 
raddau, yradrechiadau yr Henuriaid. Dyry esiampl argraph 
effeitliiol iawn a’r blant, a thra y bydd esiamplau felly o’u 
blaen, dihoena y byd yn mlaen mewn ffolineb, drygioni ac an- 
wiredd, er gwaethaf ymdrechiadau Duw, angylion a dynion, 
hyd nes yr agora uffern i’w derbyn pan y trengant^o Üaen 
barnedigaethau Duw. Dylai yr addewid a ganlyn fod jra an- 
nogaeth ddigon cref i gymhell lien ac ieuanc i gadw y (iair 
Doethineb — “Ar holl Saint a gofìant i gadw a gwneuthur yr 
holl bethau hyn, gan rodio yn ufydd i’r gorchymynion a gant 
iechyd i’w bogail, mêr yn eu hesgyrn, ac a gant ddoëthineb a 
thrysorau o wybodaeth, hyd y nod trysorau cuddiedig; rhed- 
ant ac ni flinant, rhodiant ac ni ddyffygiant; a myfi yr Ar- 
glwydd a roddaf iddynt addewid y bydd i angel y dinystrydd 
fyned ymaith heibio iddynt megys yr aeth heibio i blant Israel 
ac ni laddodd hwynt? 


ANNERCHIAD AT FUGEILIAIDA LLYWYDDION. 

Anwyl Frodyr. — Yn gymmaint y bod y cyfnod yn agoshati pan 
y trosgìwyddir cyfrifon y Swyddfa hon i'n holynydd, crefwn eich 
sylw personol at oruchwylion pwysiccaf y Swyddfa a’r Eglwys yn 
gyffredinol. 

Ni chynnorthwy wyd ond ychydig a’r brif Drysorfâu yr Eglwys 
yn y chwarter mynedol, yn enwedigol Offrwm y Deml a'r 
Gymdeithas Ymfüdol Barhaus, yr hyn ddiffygiadau a esgus- 
odir i raddau o herwydd ei fod yn dymor yr Ymfudiad, yr hyn 
sydd yn galw am ymdrechiadau neillduol at y gwaith hwnw. Y 
chwarter presennol yw y tymor yn yr hwn y dylai Llywyddion a 
swyddogion yn gyffredinol ymfywiogi o’r ne«ydd t weithredu yr 
hyn bethau a ollyngwyd dros gof braidd am ennyd gan lawer o’r 
Saint, a diau y gofynir cryn ymdrech gan yr oll er galluogi y 
Cynnadledds u i anfon i mewn eu cyfraniadau hanner blynyddol 
mewn modd clodadwy iddynt eu hunain ac yn gyferbyniol a’u 
dysgwyliadau ninnau. Yr ydym yn bynod awyddus ar y matter 



TJDGOHN ST5ION. 


299 


ŵwn, gan ein bod yndyrcuno na byddo yr un o’r Trysorfau yn llai 
ŵ’r ddiv\edd eìn goruchwyliaeth, yr bon a ddysgwylir i derfynu 
gvda y chwarter hwn. 

Ymhysbysodd y Llywyddion hyny a ddechreuasant a’r eu gal- 
wedigaethau yn ddiweddareu hunain yngofynion ycylchodd hyny 
ond odid, yn enwedig ynghylch y swmiau a erfynir oddiar eu 
Cynnadleddau yn anrheg i Deml yr Arglwydd, yr 'non sydd eisoes 
yn cael ei hadeiladu gan y Saint yn Seion. Hyderwn na ddiffygia 
neb anfun hanner eu swm blynyddol cyn y terfyna yr hanner 
blwyddyn ynghyd ag anrheg dlws i’r Gyradeithas Ymfudol, vr hon 
sydd iddi gymmeradwyaeth gyffredinol y Saint. 

Gwelir fod y gdfres ddiweddaf a gyboeddwyd o ddyled Cynnad- 
leddau ara lyfrau a’r Stars , yn dangos cryn gynnyddiad ar yr un 
tìaenorol, ac yn yr amser presennol yn neillduol nid yw y taliad- 
au yn ddigonnl i gynnal y dosparth cyhoeddiadol megys ag y dy- 
munir. Gofynwn i’r matter hwn y cyfran o gynnorthwy a deil- 
ynga, ac os cytìawna y Saint eu dyledswyddau personol, a’r dy- 
ledwyr dalu i’n dosparthwyr eu ol ddyledion, ni orfodir ni i dros- 
glwyddo i’n Olynydd goftes mor fawr o ddyledion a'r hon a ym- 
ddanghosodd yn y ehwarter presennol. 

Taer erfyniwn gyd- weithrediad yr oll o blaid y matterion 
pwysig hyn y gweddill o’r chwarter hwn fel y galluogir ni ar 
ddechreu mis Gorphenaf, i drosglwyddo busnes yr Eglwys i’n 
Olynydd o dan amgylchiadau mwy gwenog. 

Doeth fyddai i’n Trysorwyr a’r Dosparthwyr i sylwi ar ein 
cyfarwyddiadau a gyhoeddwyd yn y Star , Cyf. xiv. tud 474 am 
ddealltwriaeth gyffredinol, a boed foddlon ganddynt edrych ar 
fod y taliadau at y gwahanol Gymdeithasau a’r Llyfrau am y 
chwarter hwn yn ein cyrhaedd ni ar neu cyn y 30 o Jìs Mehejin 
dyfodol. Mae hyn o bwys o herwydd na ellir derbyn unrhy w 
beth i’n llyfrau ar ol yr amseryddiad hwnw. 

S. W. Richards. 


Llynlleifiad Mai 5, 1854. 


DALIER SYLW ! ! 

Ychwanegwn ninnau hysbysu ein dymuniad fod Llywyddion y 
Cynnadleddau Cymreig yn dwyn y matterion cynnwysedig yn 
Annerchiad ein Llywydd uchod ger bron Saict eu gofal, ac yn 
defnyddio y cynlluniau a welo eu doethineb yn fwyaf effeithiol i 



300 


CDGOBN SEION. 


ddwya oddiamgylch ganlyniadau a fo yn ganmoladwy iddynî 
hwy a lleisiol i’r achos dwyfol ag y mae eu braint a’u dyledswydd 
i arolygu dosparthiadau pwysig a chyfrifol o hono, gydag ystyr- 
iaeth ddyladwy o : r cyfrifoldeb hwnw a ddysgwyliant rodáí i’w- 
Awdwr ac i’r frawdlys a’u dalia hwynt yn atebol. 

Mae manylrwydd a threfnusrwydd yn ganmoladwy os nad 
hanfodol i lwyddiant mewn cyfundrefn berfifaith, ac er ennill na». 
chadw yr ymddiried dyladwy rhwng arweinyddion ei gwahanot 
gylchoedd ; tra, o’r ochr arali y mao eageuìucdod yn y pethau 
lleiaf yn bradychu ymddiriad, yn arwain i esgeulusdod gyda 
phethau pwysiccacb, yr hyn a bara ddyryswch cyferbyniol i’w 
raddau, os nad yw yn dynodi gwrtbryfel calon a’i gwnelo : oleiaf 
dangnosa sarhaá ar yr Offeiriadaeth a 5 i gorchymyna, awdwr & 
svlfaenwr yr hon yw Rlab Duw. I bawb a deilynga gael ymddir- 
iediad unrhyw lywyddiaeth mewn teyrnas a ofyna ufydd-dodi 
trwyadl i’w holl ofyniadau, ac i’r doethion a deilynganî gadw 
allweddau iachawdwräaeth plant Duw, hyderwn fcd yr aiugrymiad 
prydlon hwn yn ddigonol i sicrhau eu cyi weithrediad diflFuant 
a’r uchod, yr hyn a brofir wrth faintioli ac amseryddiad dyfod- 
iad y casgliadau uchod i’n ílaw. I’r neb a esgeulusa anfon ei 
gynnrychioliad he.nner blynnyddol o’i Gynnadledd — ei gyfran- 
iadau at y Cymdeithasau rhag grybwylledig, a’r llyfrau a cenwau 
y cangenau a’r Trysorwyr yma mewn pryd i ni eu hanfon oddi- 
yma ar yr 28 oV mis nesaf sef, Mehefin ! tua Llynlleifiad, bydd 
raid cyfaddef fod ein apel yn aneflfeithiol ; eithr credwn well, îe,. 
ceiswu gredu mai un peth fydd ceisio a cbael — gofyn a cbael 
atebiad, ac mai ein pleser oll fydd gweled llygad yn llygad tra, 
Ysbryd y goleuni a’n goleuo. 


P E N N I L L. 

Chwi gedyrn Israel dewch i’r maes, 

Am danoch gwisgwch arfau’r nef ; 

Mae’r gclyn du a’i fyddin gas 

Am ddifa’r Saint mewn gwlad a thref : 
Dau-fìniog gleddyf Ysbryd Duw,. 

Ac helm yr iachawdwriaeth f'awr, 

Fo gyda’r Saint — rhai garant fy w, 

A’r gelyn syrth o’i sedd i’r llawr. 

Tre Sior» T. Harries- 



UDGORN SEION. 


30 1 


UD&OHÎI SEION, 

NEÜ 

p âjaint. 


DYDD SAD'WRN, MAI 20, 1854. 

Y Gair Doethiseb. — Diammheu y caiff ein darllenwyr 
foddlonrwydd mawr wrth ddarlien sylwadau ein Llywydd, yn! 
terfynu yn y rhifyn hwn, ar y testun yma, ac yr ymdrecha 
pawb ymflaenori i weithredu pob peth ar yr egwyddor a ddan- 
gosa. Ewyllysgaruich a ddylai fod yr achos cymhelliadol i gyf- 
lawni ein holl ddyledsw r yddau crefyddol yn gymmaint a bod 
ein lleshad ein hunain yn dibynu ar wneyd yr oll, tra, y rhai a 
ufyddhant rhag ofn cosp am beidio a gwneyd, neu a gymhellir 
gan unrhy w egwyddor heblaw ewyllysgarwch, a gollant y wobr 
ogoneddusaf, ac yn ei lle a gant gyflog gwas anfíiddiol. 

Crafled y swyddwyr doniol a selog sydd wrth y cannoedcf yií 
y Gynnadledd hon, tra y mae miloedd o’n cyd-géneal mewn 
parthau ereill heb glywed yr efengyl,— mai y Yslmteers 
a alwa Duw i’r dewr-waith o ennill byd llawn o berlau anfar- 
wol o afael y teyrnfradwr, i ryddid a gogoniant. Fa ryfedd 
hyny, gan mai Yolur.teer oedd y Brenin ei hunan,— pryd y gof- 
ynodd ein Tad ni oll yn y cynghor boreu, “ Pwy a ai.T?” Efe 
a atehodd gyntaf, “ > Vele fi, anfon fi a phwy na ddywcd nad 
gwirfoddiaid oeddym oll cyn dyfod i’r cylcli hwn, mai ein liým- 
rwymiadau yr.o a oruwehlywydda ein tynghed i gael y fraint 
o ddyfod i’r eyfle i’w gyfiawni yma; os felly gwylìer, nid rhag 
gwobr y gwas anfuddiol yn unig, ond hefyd rhag ein ceir yn y 
dydd sydd yn dyfod yn dorwyr ammodau henach ná’r byd 
hwn, ac y bydd y canlyniadau o hyny yn parhau yn hwy nag 
y parha y ddaear, er mwyn greuan llygredig yr hon eu torir. 

Nid yw Duw yn oedi gwneutliur unrhyw ddaioni i ni hyd nes 
eu gorchymynir -nid oes a’i gorchymyna Ef; felly yr oll a gyr- 
haeddant gylch goruchel y Duwiau a lywodraethir gan yr un 
egwyddor ddwyfol, ac fel Efe “ a chwiliant am le i drugarhau” 
wrth druenusion ; a chan hyny onid yw yn llawn bryd i blant 
Duw, y rhai a ddysgwyliant gynnyddu yn eu tebygolrwydd 


302 


UDOORN SEION. 


iddo Ef a’u Brawdhynaf, nes dyfod yn un ynddynt hwy, ym- 
roddi yn wirfoddiaid i bob daioni, yn Ue esgusodi eu hunain 
rhag gwneuthur yr hun a welant yn eu gallu o herwydd na or- 
chymynwyd iddynt wneyd y eyfryw beth neu bethau? 

Amlygiad o ewyllys yr Arglwydd a ddylai fod yn 
ddigonol gymhelliad i bob peth, yna dì orfodid gorchymyn o’i 
enau; a’r canlyniadau o’r fatii ewyllysgarwch a fyddai gwob- 
rwyon na ddychymygodd y galon am eu gogoneddusrwydd. O 
herwydd i Israel ddiystyru yr egwyddor auraidd hon “ yr ych- 
wanegwyd y ddeddf o herwydd troseddau,” ebe Paul. Ysgol- 
feistr i’n dwyn ninnau yn ufyddion i’r un egwyddor o fod yn 
wirfoddiaid fel Crist, yw yr holl orchymynion a roddir. Ein 
parodrwydd a wnelo orchymynion yn afreidiol i ninnau, a 
mawr a fydd ein gwobr. 


Newtddion Cartrefol, — Yn y Gynnadledd hon ydynt yn 
gwellhau a llìosogi yn raddol, amryw fedyddiadau yn neillduol 
yn y ddosran ddwyreiniol o honi, undeb a chariad yr efengyl 
yn cynnyddu, y doniau yn lliosogi ac amryw o’r swyddogion 
yn son am wirfoddoli i’r achos. 

Mynwt. — Y mae cy nnyddiant cyflymach yma rhaid cyfaddef, 
tuag 20 wedi cael eu bedyddio er y Gymmanfa, ac nid rhyfedd 
hyn pan ystyriom mai oddiyno y eeir y mwyafrif o wirfoddiaid 
i’r winllan o lawer ; gwiria yr Arglwydd air eu Lly wydd yn 
liyn, sef, “pe yr elai eu hanner o’r ffordd y bendithiai Duw 
lafur y gweddill yn fwy-fwyfyth.” Pawb i’w le ei hun a fo ein 
harwyddair ni oll. 

Cynnrychioliad yn y Gymmanfa ddiweddaf (newydd ddyfod 
i’n llaw) oedd fel y canlyn. Hend. 86, Off. 25, Ath. 30, Dia. 21, 
Cyfanrif 508, Bed. 57- Cylchrediad y Cyhoeddiadau yn cyn- 
nyddu fel nad oes ond ychydig yn aros a’r law, sêl adnewyddol 
am ddosparthu traethodau, ac amryw wirfoddiaid ar gychwyn. 

Penfro Ogleddol. — Ceir gwrandawiad astud gan y byd a 
sêl frwdfrydig yn y Saint, yn cael eu henyn fwy-fwy gan Ys- 
bryd Duw yn eu cynnulliadau drw'y y doniau ysbrydol, a 
galwa y Llywydd yn daer ac yn uchel a’r fedelwyr Morganwg 
i ddyfod yno i’w gynnorthwyo, fel y geilw hen ffarmwr mewn 
gwewyr pan welo ystorom yn dyfod ac yn dihidlo ei holl gyn- 
lieuaf addfed — unig obaith ei fywyd, i’r ddaear o anglien cyn- 


CDGORN SEION. 


303 


heuafwyr. Cysurwn ef drwy hysbysu fod tri neu bedwar o 
ragredegwyr y fyddin o fedelwyr a ddaw, ar y ffordd yno yn awr 
a’u crymanau yn loewon ac awychus, ac ereill yn hogi. 

Appwyntiad . — Dealler fod Dafydd Williams wedi ei ddewis 
yn mhrif Gynghor y Gynnadledd hon i fod yn Henuriad teithiol, 
a gweddiwn ar i'r Arglwydd ei fendithio ef a’r cymhwysderau 
gofynol i ianw yr uchel a phwysig gylch liwn — i roi ynghalonau 
a galluoedd y rhai a wasanaetha gynhaliaeth iddo ef a’i deulu, 
a mawr feudithio y rhai a’i bendithiant ae a ufyddhant i’w 
gynghorion. Liafuria yn bennaf yn y dospartliiadau dwyrein- 
iol yn awr. 

Gioù foddiaid . — Mae un o’r hen wroniaid a ennillasant y 
brwydrau enwog yn Sir Fynwy er’s talm, wedi cliwifìo ei faniar 
wirfoddol i’r awel etto, sef, Richard Williams, Llywydd Cang- 
hen Hhymni ; ac y mae efe a thri o frodyr ffyddlon ereill, wedi 
rhoddi eu bryd yn ddidroi yn ol ar osod banerau teyrnas y 
Brenin Iesu i chwifìo yn fuddygoliaethus a’r gestyll uchaf 
Llanidloes a’r cylchoedd a’r fyrder. Engyl nef o’u plaid a fo 
nes hollol Iwyddo. 


LLYTHYR O DIRIOGAETH UTAH, 

AT MR. ISAAC jones, caerfyrdein, oddiwrth ei fab. 

Dinas Ogden, Rhagfyr 18, 1854. 

Anwyl Riaint, — Derbyniais eich llytnyr caredig, dyddiedig 
Medi 23, ar y 14 o Ragfyr, a’i gynnwysiad a barodd i’m calon i 
lanw gan lawenydd wrtii glywed eich bynt, ac eich bod mewn 
iechyd. 

Yr ydym yma mewn cyflawnder o bob peth ag sydd yn dda ar 
les ein cyrlf a’n hysbrydoedd ; dyma’r fan lle yr ydym yn cael 
clywed cin Llywydd Brigham, y Deuddeg, ac awdurdodau yr 
Eglwys, — y fan lle y cawn ein dyrchafu yn nheyrnas Dduw os y 
byddwn yn ft'yddlon. Yr ydym ni fel teulu yn mwynhau iechyd 
da, ac mewn amgylchiadau cysurus, ac yn byw yn Ogden Fort, yr 
liwn svdd oddeutu 50 milllir yn ogleddol o Ddinas y Llyn Halen 
Fawr. Yr wyf yn gweithio wrth fy nghrefft, yr hon yw y gel- 
fyddyd oreu yn y Dyffryn ; rnedraf ennill deg swllt yn y dydd. 
Yr wyf yn byw yn ngbanol yr Americaniaid, ac nid oes yr un 
Çyroro arall yn y ddinas lion. 


Ö04 


tJDGORN SEION. 


Y mae Henry a’i dad, Capt. Thomas a Martha, William á 
Thomas Treharn a’i wraig, Abednego Jones, John Thomas o 
Cwmaman, David Williams, Gorslâs, a’i wraig, ac amryw Gymry 
ereill yn byw yn Box Elder, 16 milltir i’r gogledd o’r lle liwn. Y 
maent oll vn cofio atoch. Y mae Sarah Richnrds a Charlotte yri 
byw yn Ninas y Llyn Halen, ac y mae Sarah yn ennill 6 swllt yr 
wythuos a’i bwyd. Yr wyf wedi cymmeryd cyfran o dir (lot) i 
chwi yn y ddinas hon, i adeilada tý, ac amgau gardd harddwych 
o'i gylch, lle y gellwch fyw vn gysurus heb neb i’ch niweidio. Yr 
wyf yn bwriadu adeiladu tỳ i chwi erbyn y dewch yma. Yr wyf 
yn meddwl am danocb yn barhaus, ac am y caethiwed yr ydych 
ynddo, ac yn gweddio am i’r Argìwydd eich gwaredu o’r caeth- 
'wed, a dyfod i’r fan lle mae rhyddid cyfiredinol yn teyrnasu. 
Pän y byddwch yn dyfod, dewch a ohymmaint o arfau y gwýddd 
ynghyd a’r holl bethau ereill ag sydd yn perthyn i’oh crefit. Fe 
fyddai yn well ichwi adael peihau ereill ar ol, fel y galloch ddod 
ag ychwaneg o’ch tools. 

Y mae ein tŷ yn Uawn o waith heddyw, vr wyf wedi llogí 
gwŷdd a’r holì arfau perthynol, y tŷ a’f cwbl, am bedwar swllt yr 
wythnos, hyd oni chaf gyfie i adeiladu tŷ i'm hunan. Dewch a 
îlyfrau Hyrauau hefyd gyda chwi. Y mae Eliza Tiloyd yn iach, 
ac yn anfon ei chofio at ei mam a Mary, Henry a’r teulu, D. 
Michael, Margaret, Mary Jane a’r teulu, Mrs. Lewis a’r cyfeilU 
íon oll. Dywedwch wrth bawb am wneuthr.r hrys i ddyfod yraa. 

Eich caredig fab, 

Dayid Jones. 


IACHAD DBWY YR EFENGYL. 

New-niarket, Ebrill, 28, 1864. 

Mr. Gol., — Yn y rhifyn 13eg o’r Uügop.n, gwelais hanes am allu 
Duw yn cael ei amlygu trwy weinyddu yr ordinhad a osododd 
Efe, sef, eneinnio ag olew ac arddodiad dwylaw yr Henuriaid, gan 
fod eich cyhoeddiad yn agored i roddi hanes y pethau mae Duw 
yn ei wneyd trwy ei weisiou yn y dyddiau diweddaf hyn, achubaf 
y cyfieusdra liwn i yru i chwi yr hanes canlynol : — 

Yr oedd un o’r enw Jane, gwraig Edward Williams o Blwyf 
Llanasa, swydd Fflint, i'r hon y ganwyd plantyn oddeutu tri mi9 
yn ol. Nid oedd gauddi nemawr laeth yn ei bronau er cynnal- 


DDGORN SEION. 


305 


Saeth ei phlentyn, ac yr oedd hyn yn peri iddi gryn ofid a thra- 
llod nid bychan, trwy ei bod yn gorfod codi yn y nos i’w borthi ; 
er hyny nid oedd y plentyn yn cynnyddu ond ychydig iawn, ac 
annogwyd hi i geisio olew i'w gyssegru i’r dyben o weinyddu iddi, 
sef arddodiad dwylaw yr Henuriaid, a gweddi y ffydd, yr hyn a 
wnaeth yn ddioed. Derbyniodd y fendith, sef cael digonedd o 
Jaeth yn ei bronau i feithrin ei phlentyn, nes y mae yn dyfod yn 
mlaen yn rliagorol o dda, a’r fam yn moli enw yr Arglwydd, am 
fod vr arwyddion yn canlyn y credinwyr yn y dyddiau hyn, ac 
nid yn y dyddiau gynt yn unig fel y dywed doethion yr oes hon. 
Mae gwr y wraig yn dyst o hyn, a’r Henuriaid canlynol oedd yn 
bresennol pan yn gweinyddu, sef, Hugh l£vans, Robert Parry, 
Joseph Jones, John Parry, a William Jone9. 

Eich brawd yn yr efengyl, 

Eogh Evans, 


GOFYNIAD AC ATEBIAD. 

Mr.Gol., — A ydyw Henuriad sydd yn esgeuluso darllen yr Ud* 
gorn a’r Star yn addas i lywyddu Cynnadledd, neu a all rhyw 
esgus fod yn ddigonol dros beidio, ond yn unig darllen un o 
bob chwech neu saitb ? — M. P. 


Atebwn , — ua wyddom ni, ac uad allwn ddyfeisio pa esgus a 
ddicbon gyfiawnhau un Llywydd Cynnadledd, Cangen, Dosparth, 
na theulu, nao esgusodi un aeiod a beidia ddarllen a gwneyd yc ol 
pob rhifyn, a phob peth a ddywedir am wneyd yn mbob ihifyn 
o’r Udgorn a’r Star. Os nad yw pob cynghor ynddynt yn deil- 
wng o ufydd-dod, nid yw yn werth ei ysgrifenu, ei argraffu a’i 
brynu ; ac os felly, argyhoedJer ni o hyny, a da iawn a fyddai 
genym gael, drwy hyny, ein rhyddhau oddiwrth orchwyl pwysig, 
costus, a mwy trafferthus nag y gallai y ceiniogau a ddaw oddi 
wrtho,;;e deuent i logell eî Olygj'dd, ein temtio i’w wneyd. 

Cyfryngau egiwysig yw y ddau gyhoeddiad hyn, at wasauaeth 
a than arolygyddiaeth y rhai a osododd Duw i gyfarwyddo ei 
blant byd Iwybrau y gwirionedd tua bywyd; a chan ein bod 
wedi ymrwymo i fyw yn ol pob gair a ddaw allan o enau yr Ar- 
glwydd drwy ei weision, a cban raai y ffordd byn y daw eu geir 
iau hwy i ni ; canys ni allant fod yn hollbresennol, gweler mai 



306 


ÜDGORN SEION. 


diystyru, a gwrthod eu geiriau hwy a geiriau yr Hwn a'u danfon- 
odd, yw peidio a darllen y cyhoeddiadau hyn. Ond fod Llywydd 
raewn unrhyw gylch, yn enwedig Llywydd Cynnadledd, yn es- 
geuluso darllen yr Udgohn, yw bod yn analluog i hytforddi Saint 
ei ofal yn ol ein cynghorion ni ; ac mewn gair ni allwn ddeall 
fod hyny lai nag esgeulusdod mawr, os nad yn ddirmyg arnom 
niunau, ac os parha dichon y gorfodir ni i brofi ei fod yn wrth- 
ryfel annyoddefol ! 


CYMMANFA CAERFYRDDIN. 

Anwyl Frawd Capt. D. Jones, — Ar ddydd Sul, y 30ain o’r 
tnis diweddaf, cynnaliwyd Cymraanfa gan y Saint yn Nghaerfyr- 
ddin, lle y cyfarfu llawer iawn o swyddogion a Saint yn nghyd, 
pryd y cafwyd ar ddeall fod y Gyramanfa hon mewn sefyllfa dda 
iawn. Helyd lle y penderfynwyd yn unfrydol ar ein bod yn un 
ag oll i barhau i ddal i fyny awdurdodau yr eglwys, ynghyd a’r 
holl rai sydd yn llywyddu drosom. Cafwyd ar ddeall hefyd fod 
Mormoniaeth yn myned rhag ei blaen, ac ar gynnydd trwy y 
Gyunadledd, a bod y swyddogion a’r Saint yn mwynhau Ysbryd 
Duw yn nerthol iawn ; ac y raae golwg dda iawn hefyd am gael 
cynhauaf toreithiog i mewn i’r eglwys yr hâf dyfodol. Cafwyd 
pregetiiau rhagorol y prydnawn a’r hwyr gan wahanol swyddog- 
ion, sef, Dewi Elfed Jones, Robert Parry, J-ohn Evans o Sir 
Aberteifi, David Evans o Llanymddyfri, David Davies o Gyn- 
nadledd Llanelli, a James Josiah Phillips, heblaw gan ein hanwyl 
Lywyddion Thomas jereray, Daniel Daniels, a Llywydd y Gyn- 
nadledd, sef Thoraas Jones. Ac yr oedd dylauwad rhyfeddol o 
dda yn gydfynedol a’u haddysgiadau oll. 

Penderfynwyd fod Cymmanfa etto i gael ei chynnal yn St. 
Claers ar y 14eg o’r mis hwn, pryd y dysgwylir Dewi Elfed Jones 
ac amryw ereill o Gyramafa Llanelli, heblaw swyddogion y Gyn- 
nadledd hon fod yno ar yr achlysur. Ac ar y Sul canlynol i 
hyny bydd Cymraanfa i gael ei cbynnal yn Llanymddyfri, pryd y 
dysgwylir i Henuriaid y ddwy Gynnadledd i gyd gyfarfod yno. 
Yr ydym wedi peuderfynu ei gosod yn un daenfa rwydau o ynys 
y tair Sir, ger Castellnewydd yn Emlyn, i Ystrad ffun, lle y mae 
y tair Sir yn ymgysanu ynghyd, sef Caerfyrddin, Brycheiniog, ag 
Aberteifi. Hefyd yr ydym yn peuderfynu myned o’r cyfarfod 


ÜDGORN SEION. 


307 


Tìwnw i'Cflycwm nos Lun canlynol, i gynnal cyfarfod pregethu, 
Bydd swn raagnelau teyruas yr Iesu yu swnio nes dyohrynu 
teyrnas y diafol, fel y bydd i’r rhai hyny a’u clywo benderfynn 
lystio dan faniar yr Iesu, a thrwy hyny dderbyn tystiolaeth eu 
bod yn feibion ac yn ferched i Dduw, Hefyd, crefwn arnoch am 
anfon cymhorth atora i’r Gynnadledd hon, am fod eisieu llawer 
iawn , iawn, i weithio yma. Ein serch aioch yn fawr. 

Ydyra yr eiddoch, 

Thomas Jones, Llywydd, 
Isaac Jones, Ysgrifenydd. 


LLYTHYR ODDIWRTH J. DAVIES, MEIRIONYDD. 

Anwyl Lywydd Jones,— Idd eich hysbysu o’n sefyllfa bresen- 
nol yn y Gynnadledd hon, ysgrifenaf y Uinellau canlynol : — 
Mae y mwyafrif o’r swyddogion a’r Saint fel fy hunan yn pen- 
derfynu, yn ol eich cymhelliadan taerion drwy yr Udgorn, i 
ddefnyddio eu holl nerth a’u dylanwad i achub eneidiau i fywyd 
tragywyddol. Teiralir Ysbryd Dnw yu helaetb, ynghyd a’i ddon- 
iau raelysaidd, agos yn rahob cangen o’r Gynnadledd ; ac hyder- 
wn eu cael yn helaethach bob yn ychydig, 

Clywwyd ein lleferydd yn pregethu allan mewn araryw leoedd 
eleni cyn canu o’r Gôg, abwriadwn dunio yn uchel ein cân pan y 
byddo ei thyraraor lii wedi myued heibio. Yr ydym yn ymdrechn 
gwneyd i bob trigianydd o fewn ein cyffiniau glywed ein lleferydd 
rhybuddiol ; ond er eiu gofid, mae yn rhaid cyfaddef, nas gallwn 
gwblhau hyn i’r drydedd os nad y bedwaredd ran o honynt, o 
herwydd anaraldra y cantorion. Y mae genym gymraaint o le i 
wasgaru drwy ddwy Sir, a rhan o’r trydydd, fel y gellid gosort 
dwsin neu ddau rhwng pob dau o honom, ac etto gwnai y pellder 
rhyngddynt herrio y naill i glywed lleferydd y llall. 

Pe bai rhai brndyr tfyddlon yn aberthu eu hamser i wasanaeth 
yr Arglwydd am gyfnod, byddai yn hawdd i amryw o honynt gael 
gwaith yn y wlad bon yn bresennolj o herwydd fel y clywsoch r 
ond odid, mai aur ydyw y gwrthddryeh y prysur chwilia pawb 
am dano ; ac y maent wedi cael, feddyliwyf, amryw weithfaoedd 
gwerthfawr; a thrwy hyny, a phethau ereil), mae prinder gweith- 
wyr yn ol a glywaf yn gyífredin. 

Nid ydym heb deimlo eich crybwylliadau yn yr Udgohn am 



308 UDGORN 8EION. 

arian y Llyfrau hefyd. Crefwu amynedd am ycbydig bach,acní 
a ymdrechwn anfon swm o honynt i chwi ; ond gwell hwyr na 
hwyrach, ni a frysiwn ati o hyn allan, 

Mae y brawd David Roberts a’i deuîu yn iacb ac yn cofio 
atoch; raae efe wedi dechreu ysgrifenu llythyr atoch, ac ond odid 
na chewcb ef ryw dro. Mae Jason Thomas a’i deulu yn debyg 
fel eu gwelsoch, ac yn cofio atoch yn garedig. 

Dysgwyliaf fedyddio rhai cyn hir, yn ol yr argoelion preseu- 
nol mewn lle neu ddau. 

Ydwyf eich brawd yn Nghrist, 

Ffestiniog, Mai 4. John Dayies. 


YR “ IIEN GREFYDD NEWYDD ! ! !” 

“ ’Rhen Grefydd Newydd” ddaw cyn hir, 

Drwy Gymru oll — boed iddi barch; 

Hi ddeugys Deyrnas Dduw yn bur, 

Fely gwnaeth gynt , trwy ddwyfol arch:— 

’Nawr Saint, rho’wn glod, a chanwn beth, 

Am fod ein Duw yn rlioddi ’r fraint, 

I ni gael taenu hon heb feth, — 

Hi ddwg, fel gyni y ry w lu yn Saint. 

Hen Sant o Dre-Sior. 


Derbyntadau am lyfrau o Ebrill 25 hyd yn awr, — yr un 
swm ag a welir a’r glawr y rhifyn blaenorol yn gymliwys, sef 
dim Jdigon i brynu yr hadau a fwyta yr aderyn bach a gana 
uwch ein pen? a raid i ni ei ollwng i chwilio am ei damaid. 

Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau, 
ì Capt. D. Jones , 14, Castle Street, Merthyr-Tydfd. 


CYNNWYSIAD. 


TU O. 


Gair Doethineh 

Annerchiad at Fugeiliaid a Llywyddion 

Pennilt 

Goly'Ryridiaeth— Y Gair Doethineb— Newyddion Cartrefol — Mynwy— Pen. 

f o Ogleddol— Appwyntiad — Gwirfoddiaid 

Llythyr o Dii iogaetb Utah 

lachad drwy yr Efengyl 

Gofyniad ac Atebiad ••• 

Cymmanfa Caertyrddin 

Llythyr oddiwrth J. Davies, Meirionydd 

Yr “ Her> Grefydd Newydri.”.... 


•203 

298 

30« 

301 

303 

304 

305 

306 

307 
30$ 


MERTHYR-TYDFIL: 

ARORAPFWTD A CHYHOEDDWYD GAN D. JONES, 14, CASTLR STKREr.. 



UDGORN SEION, 

K EV 

.#cmi \i 


Rhis. 20.] MAI 27, 1854. [Cvf. YII. 


DYFYNIAD O’B “ IIEN GBEFYDD NEWYDD.” 

Iíweyd bod yr arwyddion neu y doniau wedi cael eu rhoddi 
er sefydlu Cristionogaeth, sydd gyfystyr, rnewn ffaith, â dweyd 
fod Cristionogaeth wedi ei rhoddi gynt er ei sefydlu ei hun; ac 
haeru nad oes anghen yr unrhyw' yn awr yw dweyd nad oet 
anghen y Gristionogaeth iiono yn awr, yr hyn ni fyddai fawr 
gwell nag anffyddiaeth o dan gochi, a chyflawniad llythyrenol 
o’r brophwydoliaeth a ddy wed,— “ Daw yn y dyddiau dìweddaf 
watwarwyr, a’u sercli arnynt eu hunain,” y “ pentyrant iddynt 
«« hunain athrawon [anysbrydoledig, yn gwadu anghen yr ar- 
wyddion cyntefîg,] a chanddynt rith duwioldeb, eithr wedi 
gwadu ei giìym hi.” Dynion analluog iawn i sefydlu gwir 
Gristionogaeth fyddai y cyfryw; ac mewn gwirionedd, ni all 
neb ond Duw sefydlu y Gristionogaeth wirioneddol, o herwydd 
•bydd ei sefydlogrwydd hi yn gyfartal i’r sicrwydd a ddyry 
Efe, drwy yr arwyddion, canlynol i’w eu hufydd-dod i’w air 
drwy ei weision. Eu cristionogaeth eu hunain ac nid ei Grist- 
íonogaeth Ef a sefydlir hebddynt. 

Digon bellach, rhag meithder gormodol, er profi yr afresym- 
oldeb o ddweyd fod yr arwyddion yn rheidiol er sefydlu Crist- 
ionogaeth gynt, a bod yr un arwyddion yn afreidiol er sefydlu 
yr un Gristionogaeth yn awr. dywedir yn nesaf, os sefydlu 
cyfyndrefn ar y ddaear, sef ffurf heb oi grym a feddylir wrtli 
sefydlu Cristionogaeth, dylai y rhai a haerant hyny brofi eu 
bod hwy yn cyd-ymffurfio â’r ffurf eglwysig hono a geir yn y 
2U [pris ly. 


310 


DDGORN &EIOIÍ. 


Testament Newydd ynte, cyn y gallant lionni fod Cristionog' 
aeth wetii ci sefydlu. A chan na all dwy ffurf groes i’w gií- 
ydd fod yn gywir, yna y mae yr oll o'r gwahanol ffurfiau s 
sectau a honnant fod yn Gristionogoi, yn condemnio yr lìoll rai 
ereill ond eu hunain o fod yn anghristionogol, sef y fod Crist- 
ionogaeth heb gaei ei sefydlu yn eu plith -, yr hyn, yn ol eu 
cyfaddefiad eu liunain, o ddylien arwyddion er ei sefydlu, a 
brawf y dyient ymdrecliu cael yr arwyddion er ei sefydlu yn 
mhlith y lleill, ac yn eu condemnio eu hunain am beìdio eu 
ceisio i’r dyben liyny. 

Etto, os sefydlu y gredinineth o farwolaetiì ac adgyfodiad 
Crist a feddylir yn sefydlu Cristionogaeth, a bod hyny wedi ei 
brofi gynt, gofynir paham nad oes yr un anghen i gael dynion 
i gredu hyny yn awr; ac os felly, paliam na ddylent gael yr 
un arwyddion? Ebeyr anffyddiwr, gyda gradd o gyssondeb, yn 
ngwyneb yr haeriad mai dyna ddyben yr arwyddion; a dylai y 
rliai a ddywedant mai dyben yr arwyddion hyny, oedd er argy- 
hoeddi y hyd,wneyd gwyrthiau, neu heidioproffesu cymaint o sèl 
ac awydd i gael gan y byd gredu ynddo, cyn y byddant gysson 
â’u luinain. Eitlir er fod wedi ymresymu fet hyn à “ Christion- 
ogion,” ar sail eu haeriadan eu hunain, o ddybenion yr “arwydd- 
ion,” etto ni chaed argyhoeddiad mai dyna ocdd gicir ddyhen yr 
arwyddion na gwyrthiau Crist na’i olynwyr, onide, rhaid can- 
iatáu hefyd iddynt gael eu siomi, yn gymmaint mai eu gwrtliod 
a’u lieriid a gaffent fwy fwy, yn gyferbyniol i fawredd a chy- 
lioeddusrwydd yr ai’wyddion a welid, hyd nes i’n Harglwydd 
tirion waeddi unwaitìi ynghanol eawod o gerrig ei labyddwyr 
duwiolfrydig, ■* Am fca un o’r gweithredoedd nertliol a wnaeth 
ym yr ydych yn fy liabyddio i?” Eefyd, pan yr adgyfododd 
Laszarus o’r bedd, cynddeiriogodd hyny hwynt nes y gorfuwyd 
y ddau i ffoi am eu heinioes: rhyfedd fel y siomwyd yr Iesu 
os dysgwyliai i hyny argyhoeddi yr edrychwyr. o’i ddwyfol- 
deb! Ac er fod rhai wedi credu wrth welcd yr arwyddiou 
weithiau, ni phrofa hyny uiai drwy ddangos arwyddiou o flaen 
eu llygaid yw y ffordd a drefuodd Duw i argyhoeddi y byd. 
Erofwyd eisioes mai i gani.yn y rhai a gredasent dystiolaeth 
gweision Crist eisoes, ac nid i aughredinwyr er eu dwyn i 
gredu, yr addawwyd yr arwyddion dwyfol. Mae ffydd yn dyfod 
trwy gb/wed, nid trwy weled, ond clywed gair Duw o eneuau 
ei weision; a gair Duw i bob oes a phobl yw y genadwri a an- 
fona Efe atyr.t drwy ei weision, ufydd-dod i’r hon sydd anheb- 
gorol, cyn y mae iddynt liawl i weled na mwyuhau yr arwyddion 
hyny eu hunain. 

Cynnysgaetli credinwyr ac nid pethau i angliredinw.yr yw y 
doniau ysbrydol a’r gallu Duw; -tu fewn ac nid tu allan i’r eg- 
lwys y maent i’w cael. A thra yr ymddengys yn rhesymol, i’r 
rliai a ddywedant mai dyben gwyrtliiau oedd sefydlu Cristion- 
ogaeth, wneyd gwyrthiau eu hunain er ei sefydlu; etto, hollo! 
afresymol gofyn i ereill a gredant yn groes i liyny, am yr <m 


CDGORM SEION. 


311 


peth. Y rhai a gredant y Gristionogaeth a ddarhinia y traeth- 
awd hwn ni phroffesant allu gwyrthiol eu hunain; a chan i 
Dduw eu danfon i bregethu y genadwri a roddes iddynt, a’u 
bod hwythau, fel i’aul gynt, yn gwyhod mai “ trwy ffolineb 
pregethu [nid gwneyd gwyrthiau] y gwel Duw yn dda gadw y 
rhai sydd yn credu” eu geiriau. ac nid eu gwyrthiau, yna afre*- 
ymol yw gwrthod eu geiriau a gofyn am weled gwyrthiau cyn 
y credir eu cenadwri. 

Yr wrthddadl olaf y caniatâ cyffini*u y traethawd bach iiwa 
i sylwi arni, a’r un fwyaf poblogaidd, debygir, a gynnygir yn 
erbyn y grefydd hon yw, — fod yr holl ddadguddiadau ag a ellir 
ystyried yn anghenrheidiol er iacliawdwriaeth dyn wedi eu 
rhoddi eisoes, eu bod yn gynnwysedig yn y Beibl; ac y fod yr 
oes hon mor oleu fel y mae ychwaneg yn afreidiol i ni. 

Ni ellir dweyd ond ychydig yma, o'r llawer o wrtlibrofion a 
feddir, i’r haeriad yma; yn unig sylwir mai drwy roddi dad- 
guddiadau newyddion a pliarhaus y sefydlodd ac yrarweiniodd 
Duw ei Eglwys ar y ddaear yn mhob oee a gwlad o honi, — nid 
oes o fewn yr ysgrythyrau air o 6on am Eglwys i Dduw yn 
gwadu yr anghen o, nac lieb fwynbau dadguddiadau newyddion 
a pharhaus iddynt eu hunain; ac o ganlyniad priodol y gellid 
ystyried bodoldeb Eglwy6 i Dduw, heb iddi gael dadguddiadau 
newyddion, yn wyrth na eheir hanes ei chyffelyb gan Dduw yn 
holl oesau mytiedol y byd. Dywed holl “ Gristionogion” fel y 
galwant eu hunain, fod y Duw a roddai. a’r Iesu o addawai, 
ynghyd a’r Ysbryd Glân â gyflwynai ddadguddiadau parhau» 
i’w Eglwys yn yr oesoedd cyntefig yn fyw yn awr, ac yn ang- 
liyfnewidiol, ac y fod cynnifer o angjdion yn y nef yn awr ac a 
fu erioed, eu bod mor awyddus i achub dynion yn awr ac 
erioed; ac onid yw y grediniaeth yna yn gorfodi, yngwyneb cys- 
íondeb, i gredu eu bod mor barod i wasanaethu lles ac i gyflwyn» 
goleuni i ddynion yn awr, pe y teilyngent hyny? 

Ni wyddys am gymmaint ag un o weieion Duw, dan unrhyw 
amgylchiad, a ddyw r edodd nad oedd anghen ycliwaneg o ddad- 
guddiadau; e'ithr o’r oclir arall, lleferydd yr anghrist ai weision 
y profwyd liyn bob amser; ni waeth ganddo ef p t mor rith 
dduwiol y bo dynion — pa fath, na pha nifer o eglwysi fydd gan- 
ddynt — pa ordinhadau nac athrawiaethau. na pha inor aml a hir 
y rhith weddiant am y peidiant a chael dadguddiadau newydd- 
ion. Nid anesmwythodd un eglwys, amddifaid o swyddwyr ys- 
brydoledig, mo hono. Ni fu arno arswyd eglwys heb ddadgudd- 
iadau, ond chwardda yn ei lawes pan ganfydda holl eglwysi y 
byd, a llaw'enhá uwcli y miliynau sydd ynddynt wedi credu yr 
haeriad anysgrythyrol ac anghristaidd, sef, fod dadguddiadau 
newyddion yn afreidiol. Gẃyr mai tra hyny, y gall efe eu cylth 
arw'ain oddiamgylch i gyfeiliornadau. 

Y gampwaitli rymusaf a wnaeth Satan er sefydlu ei deyrna» 
oedd, ennill “ y trydydd cynghor yn Carthage,” tua diwedd y 
bedwaredd ganrif, i eistedd mewn barn ary cynysgrifau a íedd- 



TOOÔRN ÍBIOÎf, 


SI5 

ent o air Duw, crynlioisent a ddewisent yn gyfrol a gwtthad- 
asant y gweddill, gan sefydlu eyfraith, na ychwanegid bytli 
lyfrau na dadguddiadau at y “ Gyfrol.” Gorfododd hyn eu holí 
hudoledigion liwynt yn y canrifoedd dilynol i wrthod pob petlî 
a broffesai fod yn ddadguddiad newydd, a gwyddai efe yn burion 
aad oedd berygl i ddynion ddeall ei ddiehellion tra y cadwai y 
gorehudd liwn dros eu llygaid. Boddiwyd ef yn fawr wedi 
hyny, wrth weled Pabyddion yn troi yn Brotestaniaid ac yn 
lluosogi fel y gallai gymniwynasu pawb a’r grefydd a ddewisent. 
apbob poth er eu tawelu a’u boddio i wneyd heb ddadguddiad- 
au newyddiou. Eithr yn y fan y denfyn Duw ei angyiion i’r 
ddaear. yr anfona ddynion ysbrydoledig i sefydiu Eglwys iddo 
ei Hnn. ac y mwynheir dadguddiadau a doniau yr Ysbryd 
Glán, cynhyrfa yr holl gau grefyddau a fedda yn y byd i gyd- 
wrthryfela yn erbyn hono à pliob dyfeisiadau, ac nid yr uu 
tian sylw, sef afreidiolrwydii dadgnddiadau newyddion, yw _r 
lleiaf ei heffaith o’i blaid; eitlir trwy bon, ynghyd ag ystoriau 
anwireddus am gymraeriadau gweision Duw, a sel dros grefydd- 
au eu tadau. a’r Beibl, cynhyrfa ei fyddinoedd mwyaf crefyddol 
i'w herbyn; ac os na all eu lladd ni íoddlonir ef lieb dreio lladd 
eu dylanwad fel na chreder eu tystiolaeth ; a’i unig ddyben yu 
yr oll yw. cadw ei ddeiliaid yn y tywyllwch, drwy wrtliod dad- 
guddiadau newyddion, a goleuni Ysbryd Duw drwj' ei ddoniau 
»i nerthoedd Dycliryna ei brif filwyr, y rliai a foethwyd gan- 
ddo â bywioliaethau parchus ac ennillfawr, rliag i obaitli en 
belw ballu pan y clywant ani grefydd yn cael ci phregethu beb 
arian ac lieb gôd, gwewyr a’u harswyda pan gly want am adferiad 
yr hen Grist’nogaeth ddwyfol a’i dadguddiadau, ei gweledigaeth- 
áu. a uertli yr Ysbryd Glàn ; ofnant y deuai goleuni y nefoedd a’u 
twyllwcli a’u rliagrith hwy i’r goleuni, ac na chaffent gyflogau 
ond am bregetlm credoau croes-bleidiol, dynol, a chyfeiliornus ; 
a chan na ddysgwyliant wobr gan Dduw, bychlai yr hyn a 
gaffent gan y rliai a’u hiawn adwaenau yn rhy facli yn eu 
golwg. 

Ymflrostio a wneir fotl hon yn “ oes oìeu,” aie! “ Oes oleu 
yr efengyl,” “ Gwlad oleu y Beiblau,” a “ gardd oleu Cristion- 
ogaetli,” meddant! Ni bn oes dywyllach o bartbed i oleuuí 
crefyddol o’r nef, er pan y crewyd dyn ar V ddaear! Pa faint 
mwytywyllweh y dichon dyu fod ynddo na’i fod yn credu am y 
goleurii mai tywyllwehyw, ac am y tywyllwchniaigoleuniyw? 
A tiaeru hyny yw dweyd nad oes eisieu chwaneg o ddadgnddiad- 
au, o herwydd mai trwy ddadguddiad y daeth poh pelydr o wir 
oleurii agafwyd i’n byd ni. Rliaidmaiar yr oes hon yr edrychai 
Esaias pan y dy wedodd, “ Ty wyllwcli a orchuddiodd y ddaear 
a’r fagddu y bobloedd;” ac oes tywyllwch y fagddu yw — 
caddug o ymglasgiad canrifoedd, drwy gyfeiliornadau gaa 
Gristionogaetb, a gwrtliodiad dndguddiadau. Caddug mor 
ddudcw t’èl na threiddiodd un peiydr o wawl goleuni y nef drwy- 
ddo er ys oesoedd, hyd nes y tiriodd angel cadarn o'rentrych i’s 


CDOOlîî» BEÎOK. 


51 * 


rtVfndevoedd tywyll a dwyn y wir Gristionogaeth — efengyl y 
gallu Duw — dadguddiadau newyddion, a goleuni y nef i dywynu 
unwaith etto ar galonau y rhai a’i derbynia, eithr mor gynef- 
ínol y mae gau Gristionogion o dywyllwch nes na fynant weled 
y gwir oleuni. lawer o honynt, er ei fod yn ty wynu yn eu plith. 

Weitliian ddarllenydd hynaws, cyflwynir y sylwadau hyn 
i’ch ystyriacth ddyfrifol gan un sydd yn gioybod mai y 
Gristionogaetli a ddarlunir yma yw yr vuig grefydd a ddichon 
achub yr enaid — mai drwy yr ofengyì dragywyddol hon y mae 
bywyd ac anllygredigaeth yn dyfod i oleuni; a’r dystiolaeth hon 
sydd gywir, — sef. y fod Duw wedi sefydlu yr Eglwys a ddarlmẁ 
yrna yn ein gwlah, a rhodui ynddi yr líoll swyddau, ordin- 
hadau, doniau a bendithion a roddes yn ei Eglwys gynt. 
Sicrheir y ceir niaddeuant pechodau gan bob un crediniol ac 
edifeiriol a fedyddir i’r Eglwys hon; a thros, ac yn awdurdod y 
Duw a’u danfonodd sierhawn y derbynir dawn yr Yshryd Glân 
megys cynt, ac y profa Eff, mai chwedlau anwireddus yw yr 
hyn a ddywedir i’w lierbyn lii, er rhwystro yr ymchwiliwr rhag 
ei chael. Eitlir yr hyn av;yddoma. dystiolaethwn,— ein dyled- 
swydd a’n braint yw liyny, a saif pob iot o’r gwir hwn 
pan elo holl gau grefyddau y byd. a’r byd ei hunan heibio fel cys- 
god, a deuwn ni a’n tystiolaeth i wyneb y darllenydd etto. o 
flaen brawdle lle y caifif pawb y gwir, ac yno tystiwn mai hon 
yw Eglwys Crist, a’n boi> ni yn cwybod hyny! ! 


DYLEDSWYDDAU LLYWYDDION CANGENAU. 

i’on Llywydd Cangen a osodir gan Lywyddiaeth y Gynnad- 
îedil, yn unol a’r dadguddiadau, ac yn ol cyfarwyddyd yr 
Ysbryd Glân, ac fel y cyfryw y mae yn gj'frifol i’w DJuw ac 
í’w osodwr, am yr athrawiaeth a ddysgir, yr esianiplau a roddir, 
a’r ddysgyblaeth a weinyddir ar hawb. 

1. Dylai pob Liywydd Oangen fod yn ddyn pnr mewn ath- 
rawiaeth, cadarn yn y ffydd, selog dros waith ei Dduw, a 
pharcli i’w orchymyniòn a’i gyngliorior, Ef ynfwyaf, ac yn flaen- 
a * o boh peth, yn mliob man, a phob amser; yn ŵr bucheddol, yn 
ymarferyd duwioldeb gartref, yn cadw ei deulu mewn trefn, a’u 
hyffbrddi yr, ol cyfraith yr Arglwydd. 

2. Dyfod i gynghor y Gynnadledd bob bythefnos, (neu bob 
wythnos os bydd) i dderbyu hyfforddiadau, yn athrawiaethol, 
dyledswyddol, a Llywyddol, a gofalu fod y cynghorion a gaiff 
yn cael eu dysgu i’w gyd-swyddwyr yn nghyngor ei gangen, 
dan ddylanwad yr un Ysbryd, ac yn yr un modd ag eu dysgwyd 


»14 


TOGORN SEION. 


yn ngynghor y Gynnadledd, ac arolygu fod holl Lywyddion y 
dosparthiadau yn deall ansawdd a natur y r hyn a ddysgir iddynt, 
fel y gallont fod yn selog drostynt, ac yn oleu i ddysgu y rliai 
•ydd dan eu gofal, fel y bydd y dyledswyddau a gyflawnir yn 
etfeithiau teiralad, ac ewyllysgarwch caJon, a bendith yr Ar- 
glwydd yn eu canlyn. 

3. Gofalu ani gynghor ei ganghen bob tro os bydd yn bosibl» 
i ddysgu yr hyn a gly wodd, a ehlywed ansawdd y dosparthiadau, 
pwy sydd yn byw yn ffyddlon, (yn swyddwyr a Saint), ac o* 
aes rhai heb fod felly, betli yw yr achos, pa un ai angredìniaeth 
yn egwyddorion cyflredinol yr Eglwys, neu wrthwyncbiad i 
Lywyddiaeth yr Eglwys? Dyma dri pliuth anghenrlieidiol i’r 
holl swyddwyr a’r Saint i fod yn t'anwl ynddynt, er bod yn fedd- 
iannol ar ddigon o Ysbryd Duw, ac i barhau yn wrol trwy bob 
anhawsderau a ddaw i’w cyfarfod yn yr Eglwys hon. 

4- Gofalu ltefyd, fod yr lioll gyrddau cyltoeddus yn cael eu 
cadw yn eu lle a’u hamser priodol. ac fod trefnusrwydd yn y 
cyrddau, y siaradwr yn dysgu yn sobr a phwysig, a’r holl 
wrandawwyr yn sira), nid yn siarad a’u gilydd, nac yn darllen 
rhyw lyfrau, fel mewn ysgol. Dylai y brodyr sydd yn y 
cyleh gael cyfleustra i bregethu a dysgu, yn ol gwahoddiad y 
Llywydd, a gofalu peidio bod yn rhy hir, na dweyd dim ond 
yr hyn maent yn ei ddeall, a pheidio dweyd y cyfan o hyny yn 
mhob man, yr egwyddorion cyntaf ì’r byd, ac annogaetliau i’r 
Saint i gredu a gwneyd y gorchyraynion a’r dyledswyddau 
a roddir iddynt gan eu Llywyddion, y pwysfawrawgrwydd o 
hyny, y bendithion trwy wneyd hyny. a’r canlyniadau o beidio 
gwneyd hyny. 

Dylai pob Llywydd eangen ddysgu hyn yn ei gynghor, a 
gofltlu os bydd rhyw frawd wcdi esgeuluso ei gylch, ei alw i 
rhoddi cyfrif am ei esgeulusdod, ac os aclios cyfreithlon a’i 
rhwystrodd, wedi methu cael neb i fyncd yn ei le, anfoned 
lyttiyr w'edi ei ardystio gan Lywydd ei gangen, i brofi mai 
achos cyfreitlilon a’i rhwystrodd. 

5. Cadw trefn dda yn y cynghor, gan tod yn siml a sobr, 
nid yn ysgafn a .otater E lown teimlad, gwedd, na gair, gofalu 
fod dysgyblaeth dda yn cael ei c..„dw; o herwydd, os bydd es- 
geulusdod mewn gweinyddu dysgyblaeth ar yr llenuriaid a 
swyddwyr y cynghor, bydd pccliodau yn sicr o lusgo i fewu i’r 


■CITGOEN SEIOS. 


315 


^angen, a’r Llywydrì a orìrìefo i ddysgyblaeth yr Eglwys lion 
gael ei sathru dan draed, a ystyrir yn fwy troseddwr na’r 
gwaethaf o fewn ei gangenj goddeflad bychan o’r natur hyn a 
achosa ryddid a difaterwch mawr. 

Dylent ofalu fod yn ddidderbyn wyneb tuag at sw’yddwyr a 
Saint a thuag at bob peth, easgliadau arian fel dyledswyddau 
ereill gymmaint a dim, a mỳnu gwybod fod pob petli yn ei le, 
a’i amser, a’r holl Lywyddion dosparthiadau yn rhoddi dynion 
gofalus i gasglu, a chyfrif plaen a chywir i gael eu rlioddi o’r 
holl gasgliadau a’r ddiwedd pob chwarter; ìiefyd, mỳnu gwy- 
bod fod y ddyled a gyhoeddir ar yr Udgorn am Lyfrau, ar 
ddiwedd y chwarter, yn Lyfrau a’r law, ac yn ddyled allan, os 
bydd peth, hyn nid yw yn ganiataol, a gobeithio na fydd yn 
bod chwaitli, ond os bydd, dyledswydd Liywydd y gangen yw 
raỳnu gwybod fod y dospartliwr yn ddyn gonest, fel y byddo 
ymddiried ynddo gan yr holl Saint. 

6. Gofalu fod Ltywyddion y dosparthiadau yn ddynion 
profiadol yn y flfydd, ac yn gwybod rheolau yr Eglwys yn dda, 
fod dysgawdwyr yn mhob dosparth yn ddynion mewn oed, (os 
gellir eu cael) yn llawn o amynedd, serchawgrwydd, pwyll a 
doethineb, yn deall eu gwaith, ac yn ei gyflawni, fel y gallo yr 
holl Henuriaid a’r Offeiriaid fyned allan i bregethu bob sul, ae 
yn yr wythros i gyflawni eu dyledswyddau; yr Ilenuriaid i 
ymweled a’r cleifion, a gweinyddu ordinhadau er cael bendith- 
ion ysbrydol, a’r Offeiriaid oddiamgylch i ddysgu yregwyddor- 
ion cyntaf, a phregethu yn mhob man lle y cânt, a gofalu fod yn 
lân a thrwsiadus eu cyrff, felly pob swyddwyr pan yn myned i 
ymwneyd a gwaith yr Arglwydd, y Diaconiaid yn ymweled a 
thai y Saint bob wythnos, yr un peth a’r swyddwyr ereill, a 
holi a fydd angen cymhorth ar y teulu, a’u hyfforddi mewn cyf- 
iawnder adaioni,a’u hannogigadweu bunaino ddy!edion,a plian 
fethont, dweyd eu hamgylchiadau wrth yr hwn y maent yn ddy- 
ledus iddo, fel na byddo yn diraddio crefydd y Saint, a’u 
rhoddi yn y Cwrt Bach, peri gwarth, a cliael talu dwbl y r arian, 
a hyny i gyd yn achos esgeulusdod siarad a’r Masgnachwr 
y bu delio ag ef. Frodyr, edrychwn a’r ogoniant gwaith yr 
Arglwydd, a gwnawn bob peth yn gyfiawn, gweddaidd ac 
mewn trefn. 


Damel Daniels. 



SI6 


UDGORN SEI02Î. 


UDGOHN SEIÒN, 

NEU 

tỳcrcn p «ainl. 

DYDD SADWRN, MAI 27, 1854. 

Y ffordd i DDEDffi'DDWcu. — Cyrhaedd dedwyddwch yw 
amcan dyn yn mhob. ysgogiad o’i eiddo, debygwn, ac mor am - 
rywiol a’u hymgeisiadau ydyw eu barnau am natur dedwydd- 
wch: meddylia llawer mai boddio chwantau y cnawd a ddyry 
iddynt fwyaf o ddedwyddweh, ereilt yn hollol groes iddynt a 
geisiant ymddedwyddoli wrth groesi holl ddymuniadau natur 
braidd-, nid ychydig yw y dosparth a gredant mai arian yw yr 
allwedd a ddadgloa gelloedd dedwyddwch, eithr y mwyafrif 
a gredant bod crefydd yn anhebgorol er mwynhau dedwyddwch. 
Ac y mae poblogrwydd y dywediad yna yn peri ymholiad yn 
mhellach, sef, pa fodd y dichon crefydd ddedwyddoli dynionr 
Sylwn mai rliaid fod crefydd yn sylwedd neu fod sylwedd mewn 
cyssylltiad a chrefydd cyn y diclion greu effaith ddedwyddol 
nac annedwyddol, canys os nad sylwedd, diildim yw, ac effeith- 
iau dim ni fyddant ond dim yn dragywydd. Ymddengys, ynte. 
hod dedwyddwch yn sefyilfa, ag sydd yn anhebgorol i gael syl- 
wedd i’w achosi, neu i ddwyn dyn iddi, a rbaid bod y sylwedd 
hwnw o natur ddedwyddol ei hunan, cyn y dichon fod ei effeith- 
ìau yn ddedwyddol. Fod y sylwedd hwnw allan o gyrhaedd 
dyn, o hono ei hunan, a gyfaddefir yn ei waith yn erefydda er 
mwyu i gael. Tybir gan rai y gwna y naill betli hwy yn dded- 
wydd yn y fuchedd hon, ondy rliaid cael rhy w beth arall o natur 
wahanol er eu dedwyddoli yn ybydyddaw; ac o ganiyniad 
nid yw yr awydd sydd am grefydd ond darpariad erbyn y hyd 
arall; eithr gwelir y camsyniad o hyn yn y ffaith mai mwynhau. 
o ffrwyth y gweithrodoedd a wneir yma y byddys yn y byd a 
ddaw, pa un bynag a fyddant ai da ai drwg:” hefyd, gan 
mai y sylwedd dedwyddol ag sydd mewn crefydd yw yr unig 
heth a acbosa ddedwyddweh yn y byd a ddaw, gwelir y ded- 
wyddola hwnw ei feddiannydd a’r un rhyw o ddedwyddwcb 
yma ac yno;. ac o ganlyniad mai y sylwedd hwnw. yw yî 



BDGORS SEIOM. 


Slf 

unig beth a ddug wir ddedwyddwch yma ac ar ol myned 
oddiyma. 

Bellach amlwg yw mai yn y mwynhâd o’r sylwedd hwnw yn 
unig y mae gwir ddedwyddwch; ac y fod graddau y dedwydd" 
wch a fwynheir yma ac yno yn dibynu ar, ac yn gyferbynio! i'r 
graddau a feddir o’r 'sylwedd hwnw, a brofir oddiwrtb yr ys- 
grythyrau a brofant y bydd cyflawnder obob dedwyddwch yn 
y nef, o herwydd y b.ydd pawb yn berffaith yno. Wrth hyn 
gwelir nad ymollyngiad i foddio chwantau nac i garu gwrth- 
ddrychau antnhur ond, ufydd-dod i’r sylwedd perffeithiawl hwn 
a grea wir ddedwyddwch yma nac yn y byd a ddaw; ac felly yr 
ymholiad pwysiccaf yngolwg dyn doeth yw, pa fodd i gae* 
gafael ar y sylwedd hwnw, a pha fodd i’w gy nnydduî O lierwydd’ 
gan mai oael y cyflawnder o ddedwyddwch yw y gamp ucliaf 
— y cyfoeth rnwyaf, a’r trysor goreu, yna yr hyn a’i dyry yn 
ein mheddiant sydd o gyd-bwys i’w gael. 

Ni bydd yn newydd i’r Saint pan y dywedwn mai Ysbryd 
Duw yw y sylwedd perflfeithiawl a dedwyddol hwn, efallai mai 
newydd da fydd i ambell ddarllenwr pan y siqrhawn fod hwn 
i’w gael yn awr drwy indynt ufyddhau i ofynion Duw drwy ei 
weision, a chymmeryd eu bedyddio ac arddodiad eu dwylaw 
hwynt; a newyddion da o lawenydd mawr yw hyn gan bawb a 
wnaethant felly, ae hysbyswn mai ein dyben yn hyn o ym- 
resymiad yw dwyn y rhai a deimlasar.t raddau o’r dedwyddwch 
hwn i ymresymu drostynt eu liunain, pa fodd y gallant 
gynnyddu y dedwyddwch hwnw fwy fwy. Yn gymmaint ag 
mai y blaenffrwyth o’r Ysbryd Glân a roddes iddynt yr hyn a 
feddant o wir ddedwyddwch, felly y cynnyddiant o hono yn 
unig a ddichon gynnyddu eu dedwyddwch; ac yn gymmaintag 
mai drwy ufydd dod i Dduw y derbyniasant raddau o hono, 
pwy na wêl mai yn yr ufydd-dod i holl orchymynion Duw y 
cynnydda. Fel, o’r ochr arall, nid yw yn destun syndod fod yr 
Ysbryd liwn yn cilio, a’i ddylanwadau dedwyddol yn eael eu 
gorchfygu gan annedwyddwch i’r graddau ag yr anufyddheir 
i’w orchymynion Ef. 

Ni raid ychwanegu rhesymau a’r hyn, ac ni raid i neb o’r 
Saint ddyfod attom i ofyn beth a wnant i deimlo yn fwy ded- 
wydd, mae y ffordd o’u blaen — yn eglur — yn rhydd, ac y mae 
pob dedwyddwch yn eu denu “i redeg yr yrfa” hon, ac nid ì 



ITDGOEM SSIOH. 


•31» 

stfyü ar ei chanol; a dylai yr annedwyddwch a’u llanwa drwy 
•sgeulusdod, eu symbylu i ífyddlondeb gyda’r yr unig wir 
ddedwyddwch a ellir gael. Mae ruor amlwg y fod cynnyddiant 
•u dedwyddwch yn ymddibynu a’r eu fifyddlondeb yn gwneyd, 
ag y w amlwg iddynt hwv, mai drwy wneyd yr hyn a wnaethant 
y cawsant -yr liyn ddedwyddwch a deimlasant. Aros lieb 
wneyd hyd nes y daw teimladau dedwyddol iddynt sydd yn 
gyflfelyb i aros i oleuni yr Haul orfodi eu hamrantau i agoryd o’i 
flaen ereu gwaethaf; — peidiogwneyd daioni hyd nes y teimlir 
yn hapus, y w aros i Dduw eu bendithio am droseddu ei 
•rchymynion, pan nad yw annedwyddwch ond eflfeithiau 
anflfyddlondeb. 

Dywenydd genym fod y swyddwyr sydd yn y cylchoedd hyn 
wedi agor eu Ilygaid ar yr egwyddor hon, ac yn lle beio arall 
na dysgwyl yn hw r y, fel y cleifion hyny wrth lyn Siloant am 
gynhyrfiad y dwfr, eu bod yn penderfynu cynhyrfu y dyfroedd 
marw eu hunain — yn penderfynu “ agor eu safnau” fel y gallo 
Duw gyflawni ei addewid drwy eu llanw â geiriau y bywyd. 
Wrth wneyd ei ddyledswydd o bregethu y rnwynha y pregeth- 
wr ddedwyddwch— wrth ndeiladu ac ymgeleddu y gweiniaid yr 
ymddedwyddola yr Athraw — wrth dystiolaethu, traethodu, a 
diwidl-fucheddu hyd Jwybrau Duw y teimla yr aelodau yn 
ddedwydil, a thrwy ufyddhau i bob gair a ddaw allan oenau 
yr Arglwydd drwy ei weision y cynnydda gwir ddedwyddwch 
pob un o'r Saint ; — ofer ceisio, nid oes reol arall, — lion, â ded- 
wyddwclt, bod heb hon yw, bod heb ddedwyddwchî Weithian, 
amlwg yw fod allweddau dedwyddwch pob swyddog ac aelod 
yn eu dwyìaw eu hunain ; a’i defnyddia, a brawf y flfaith; a beidia, 
xa faied ond ei iiunan! 


Cynv adledd Sis Abeethifi. — Deallwn drwy iythyrau 
dyddorol oddiwrth y Llywydd Evans, Jeremy, Daniels a’r 
Henuriad Eobert Parry, eu bod wedi cael Cymmanfa ragorol 
yn Ffair Rhos, Sul y 7fed. o’r mis hwn, yn cynnwys 5 cangen, 
7 wedi eu bedyddio, cyfan 112. A chawsant amser dyfyrus yn 
Aberystwyth, yn y dyddiau canlynol, — bod ein Cynghorwyr 
wedi adolygu a gwrthbrofi cyhuddiadau anwireddus y Parch. 
Wesleyaidd a gafodd beth o’n sylw, ynghyd a’i Ddarlitli, mewn 
íhifyn blaenorol o’r Udgohn, i hollol foddlonrwydd tyrfa liosog 



TJDGORN SEION. 31» 

>* 'HTandawwyr astud a boneddigaidd a ymgasglasent i’r Assem- 
bly Rooms helaetli a chyfleus, yr hon drwy liynawsedd a bon- 
eddigeiddrwydd clodadwy Maer, aBonedd ereill y dref, aganiat- 
awyd, ar yr achlysur, i’r Saint amddiöyn ac i'r Brawd Parry 
areithio a’r ‘ Formoniaeth;’ a plian y boddlonodd y Brodyr 
deallus hyn eu hunain, y rhai a wyddant beth yw doethineb a 
gwirionedd, mor fawr ag y dywedant eu bod, credwn y dylai 
pawb ereill o garwyr gwirionedd hollol ymfoddloni. 

Dywedodd y Parch. na fu efe yn sefydliad y 1 Mormoniaîd,’ 
ac na wyddai amgen am danynt nac a giywodd gan eu gelyn- 
ion, a diflasodd ei wrandawwyr drwy ferwino eu clystiau a’r 
hen cliwedl o “ gerdded ar y dwfr” dros afon y Missisippi, 
ar blanciau a asodasid -ar bolion y nos o’r blaen, &c. Atebodd 
y Llywydd Daniels, y byddai gosod polion yn yr afon ile yr 
enwodd, sef a’r gyfer Nauvoo, gwaelod yr hon sydd graig yr 
holl flordd o fîlltir a tliri chwarter, ac mewn dwfr a rêd mor 
chwyrn a chewch milltir yn yr awr, yn fwy o wyrtll nag a 
gredodd y Saint eu hunain ddarfod i Joseph Sniith erioed am- 
eanu ei gwneuthur! 

Darllenodd y Llywydd Jeremy dystiolaethau yn y ddwy 
iaith, a gyhoeddwyd gan dystion diduedd, i ddieuogi Dcseret a’i 
phreswylwyr o’r holl gamgyhuddiadau a ddigwyd i’w herbyn, 
i foddlonrwydd yr lioll wrandawwyr yn ol pob argoelion, ac 
achosodd yr ymosodiad lawer o ymchwiliad i’r grefydd oedd 
rhy ddisylw yno a’r blaen, ac y mae argoelion gobeithiol y caiff 
yr ufydd-dod a deilynga gan ei hymchwilwyr gonest. 

Clywsom fod y Brawd Parry, wedi areithio yn ddylanwadol 
iawn ar eu hôl a thystiolaethu yn nerthol wrth ei hen gofoidion, 
canoedd o y rhai a ddaethant i’w wrandaw, ei fod cf erbyn hyu 
wedi cael gafael yngwir Eglwys Dduw. Clywsom fod cy- 
hoeddwr ystori “ hosanau yr hen wreigen,” wedi cuddio ei 
wyneb mewn cywilydd rhag y canoedd digofus oiygon a 
rythent arno pan yr adgoffhaodd y Brawd Parry ef o’r fath 
gampwaith o “oleuo y wlad o dwyll Mormoniaeth,” a cliyhoeddi 
y fatli chwedl. 

Wedi yr oll, teimlwn fod Duw yD nerthu ei weision i 
amddifTyn y gwirionedd a’i fod yn goruwch-ly wyddu holl gyn- 
ddaredd dyn i’w hwylyso yn y blacn; felly parhaed y cydweddia 
lioll bJant Duw gyda ninnau. 


320 ÚDGORN SEION. 

Penfro Ogleddol. -Cynhaliwyd Cymmanfa yn Abergẃaen 
Sul y 14fed o’r mis hwn, a hysbysir ni drwy lythyrau cysur- 
lawn oddiwrth y L'ywyddion Jeremy a Reese fod Ysbryd yr 
Arglwydd yn gorphwys yn nerthol ar y pregethwyr a’r Saint 
clrwy yr holl gyfarfodydd, fod yr eglwysi yn mwynliau mwy- 
fwy o’r doniau ysbrydol, undeb a chariad yn cynnyddü, a rhai 
pobl onesfc o blith gau grefyddau yn ymofyn am Dduw yn ei 
drefn ei Ilun: — cyrhaeddasai amryw o’r gwirfoddiaid oddiyma 
yno, a mawr y llawenydd oedd gan y fyddin frwydrol, o gael eu 
cynuorthwy, a galwant am ychwaneg etto. Pwy a aitf? 


LLYTHYR O DOINAS Y LLYN HALEN MAWR. 

Dinas y Llyn Halen Mawr, Ion. 22, 18ô4. 

Anwyl Rieni, — Yr wyf yn defnyddio y cyfleusdra hwn idd 
eich hysbysu ein bod fel teulu wedi cyrhaedd y lle hwn er y 10 
o fia^Medi diweddaf, ac yr ydym oll wrth ein bodd yn y lle rbag- 
orol bwn. Mae y 1!« o ran ei hinsawdd yn iachus, yr awyr a’r 
dw*Y yn bur, tir brao a thoreithiog er oynnaliaeth dynion ac anif 
eiliaid, a digon « hono ain ddim braidd ond cloddio o’i aragylch 
a’i lafurio; y mae vn dwyn o 30 i Ô0 bwshel yr erw o wenith 
neu tmrhyw ỳd arall. Y mae yraa bob peth yn tyfu ag sydd 
yna, a llawer iawn o bethau ereill na ellir eu codi yna heb hot ■* 
houset neu hol-beds . yn tyfu yma ddiru onJ eu planu yn y ddaear, 
beb ddim achle9 ra neiuawr o driniaeth. Mewn gwirionedd mae 
y Ue hwu yn gyfryw ag y gall dyn eithaf ilawd ddyfod yn gyf- 
oethog mewn tir ac anifeiliaid, a phob peth anghenrheidiol arall 
at ddedwyddwch dyn, mewn ychydig flynyddau. Bum yn 
gweithio peth gwaith raeisiwn yma, neu bricJc-layer , os mynwch, 
ac yn ennill 3 dollar yn y dydd, a phe buasŵn yn fwy cyfarwydd 
yn y gwailh hwnw mi a ennillaswn ychwaneg. Huriau gweithwyr 
yn y lle hwn yw fel y canlyn : - CrefiTlwyr, 3 dollar yn y dydd ; 
gweithwyr cyffredin, o un ahanner i ddsu ddollar yn y dydd. Pris 
y gwenith yn y cyffredin yw 2 ddollar y bwshel. Dymunwn 
ddweyd wrth Thomas fy rarawd ara heidio digaloni oblegid ei 
dylodi, ond gwneled bob parotoad ag a allo 1 ddyfod i ffwrdd ; yf 
wyf yn lbddlon talu ei draul fel y byddo ei bassage yn rhydd 
•rb yu y spring nesaf. 



tJDGORM SEIOS. 


S21 


Y mae Wm. Ricliarús, jr Engineer, a Dajid Jones, CwmbEch 
a’i deulu, yn erchi eu cofio at Thomas Rees a'i deulu, gan eu 
hyabysbysu eu bod liwy yn gysurus ac urth eu bodd. Y mae 
hwn yn le ag y gail dyu ddarparu mwy yr haf nai anghen erbyn 
y gauaf. Y mae Darid Jones yn hysbysu ei fod wedi ysgrifenu 
at y merched, a dymunwn i chwi roddi gwybod yu eich llythyr o» 
ydynt wedi ei dderbyn a’i peidio. 

Aufonwch lythyr yn ol mor fuan ag y derbyniweh bwn. 

Ydwyf, eich mab, 

Johw Rebs. 


AUWYDDION YR AMSERAU, AM ADEERIAD POR 
PETH. 

,,Neî'Oedd newydd, a daear newydd, yr ydym ni, yn ol eí 
addewid ef, yu eu dysgwyl, yn y rhai y mae eyfiawnder yn 
cartrefu,” yw lìeferydd Henuriaid Eglwys Dduw ar y ddaear, 
2 Pedr iii, 13. 

“ Teilwng wyt ti i gymmeryd y llyfr, ac i agoryd ei seliau 
ef, oblegid ti a laddwyd, ac a’n prynaist ni i Dduw, trwy dy 
waed, allan o bob Uwyth, ac iaith, a phobl, a chenedl; ac a’n 
gwnaethost ni i’n Duw ni yn freninoedd, ac yn Oöeiriaid; ac nt 
« deyrnasum ar y ddaeai — yw cân yr Henuriaid yn y nef. 
Dat. Y, 9, 10. 

A dywediad Apostol, am yr Iesu ydyw, y “ Rhaid i’r nef ei 
dderbyn, /ç/c/ arnseroe.dd adferiad pob peth. Act iii, 19. 21. 

Daetli y dyn cyntaf Adda i’r ddaear, fel yr aeth Enoe ac 
Eilias o honi, hcb ynddo lygredd na hadau marwolaeth. ilafurio 
yr ardd a’i cliadw; i fyw i eppilio, i liosogi ei deulu, ac i ly wod- 
raetliu ar holl greaduriaid y byd i gyd; ei wraig Efa, a ddaetli 
yn ymgeledd gymhwys, ac yn gydmares serchoglawn iddo; aT 
ddau yn un oeddynt brydwedcìol mewn hawddgarwch, yn ncf 
olaidd mewn santeiddrwydd, yn anwylaidd mewn gwynfyd, ac 
yn gariadlon tnewn diniweidrwydd.lieb iddjmt wybod da a drwg. 

Ymddangosai y greadigaeth o’u hamgylch yn balas mawr 
ardderchog ac addurniedig, i dderbyn y ddau breswylydd 
priodasol i’w chyfaneddle dawel a pharadwysaidd; sêr y nen 
yn fagad cylch bagad blith draphlith o gydser nwch cydser 
gorloywon, ac afrifed a dryfrithent yr wybren fwâog oll, megys 
lampau llewyrchus, dysglaer a thywynedig uwch eu penau y 
nos; y dyfroedd oeddynt gasgliedig yn yr ud lle, ac arafaidd a 
liardd yr ymolwynai yr hanl mawr dros eu liymylon terfyn- 
gylchog, gan lúlio eu gwrymiau hrigwynion a plielydr melyn- 
liw, ac ymdywynu yn liynaws ar y gwr a’r wraig ruddwridou 
yn debyg i lygad aur. trwy bur amrautau y boreu; y ddaear 
eedd lawrlen werdd a melfedaidd, yn ymfrodiog gan flodau aiu- 



32 « 


ÜDGORN SIÎION. 


rylÍH', dan draed gorwynion y ddau ddilialog; a’u eyrflf, o h'w'r 
glainfaen gwynaf ar aelodau prydferthach nag a dcìichon ì un 
byth eu cerfio mewn marmor, oeddynt angylaidd mewn Ued 
neisrwydd a dynoldeb. Irllaes wallt modrwyog Efa. a chwar- 
euai gyda’r awel iaehusol a wyntai ar ei gwar iforaidd a tlieg; 
llygaid y ddau oeddynt loywlan mewn iechyd dymunol; delw 
llywodraethwr oedd argraffedig yngwyneb serchiadol y gwr 
mawrfrydig; a physg y mor, anifeiliaid y maes, bwystfilod y 
tir, ac ednod yr awyr, a ymostyngent yn wirfoddol i hawl ar- 
glwyddiaeth yr un a luniwyd ar ddelw y Creawdwr; a grymu» 
oedd cydgerdd felus telori adar, sisial ffrydiau, a chaniad y gwr 
a’r wraig i’r Ior a’u gwnaeth ; tra gorddwfn ddystawrwydd y 
bydoedd dirifedi a gorfawreddog, wrth ymrolio a chwyrnellu 
trwy gyfwng ceudod yr eangderau dieithafoedd ac anamgyfí- 
redadwy yn cyd ardystio mai gwirionedd disyfl oedd y fawlgân 
gyntefig, “ Wele da iawn ydoedd,” pan y cydgauodd ser y 
horeu, ac y gorfoleddodd holl feibion Duw. 

Y wraig, mewn awydd am fod yn dduwies, “ Yn gweled mai 
da oedd ffrwyth y pren yn fwyd, ac mai teg mewn golwg yd- 
oedd, a’i fod yn hren dymunol i beri deall, hi a gymmerth o’i 
fírwytli ef, ac a fwytaodd, ac a roddes i w gwr hefyd gyda hi, 
ac efe a fwytaodd, a’u llj’gaid hwy ill dau a agorwyd:” ac o’r 
dydd hwnw hyd iieddyw, mae llygaid dyn yn agored, i wybod 
da a drwg. 

Troseddodd dyn gyfraith santeidddrwydd; pechodd, a daeth 
eyflog .pechod i mewn; sef, marwolaeth. Troseddodd dynion 
ddeddfau natur, trwy ymollwng yn mhellach i lygredigaeth 
pechod, ac yn gosp ychwanegol, oblegid ychwanegiad, pechod, 
daeth afiechyd, clefydon, a heintiau i mewn, hyd nes cwtogi 
einioes, a pheri i farwolaeth afael a chymmeryd dynion ymaith 
a’r bob adeg, fel nad ocs oedran o enedigaeth i henaint, na cheir 
rhai yn meirw. 

Dyryswch a amgauodd oddiamgylch dyn ; melldigwyd y 
ddaear o dan ei draed ; drain, ysgall a mieri a dàg dyfiant 
ffrwythau; efrau a ymgymmysgant â clmwd y maes; daeth y 
oreadur ardderchog yn bechadur andwyol ; nid oes neb eyf- 
iawn, nac oes un ; marwolaeth sydd yn teyrnasu, colyn ange* 
sydd yn llym. parod yw y bedd, uffern a egyr ei safn yn an- 
fèrth, a choíledigaeth a erys y troseddwr euog, oi ran ei hun yn 
dragy wydd . — (/’îü barhau) R. Ddc, Ekvui. 


CWYN Y SANT. 
Ton.-— “ Canaan hrfryil ' 
’Rwyf wedi blino byw 
Yn ngwlad y cystndd, 
O na chawn fyn’d i fvw 
I Seiun lonydd ; 



UDGORN 8E101T. 


m 


'Does yma ond llid a thrai*^ 
A'r bnbl yu drahaus, 

A’u siarad yn barhaus 
Yw sôn am ryfel. 

Nis gallaf gael un man 
Heb sôn am ryfel, 

Fe lenwir tref a llau 
A sòn am ryfel ; 

Mae T wrcî a Rwssia yn awr. 
Yn llenwi daear lawr, 

A sôn ara ryfel mawr 
Sy'n llon'd y gwledydd. 

Pa le ? pa le ? pa le ? 

Caf drigfa dawel, 

Neu ardal dan y ne’ 

Heb sôn am ryfel; 

Gwae, gwae. drigolion llawr ? 
Can’s ysbryd Belial fawr, 
Ddaetb ar freninoedd 'uawr 
Yn ysbryd rhyfel. 

Nid ydyw hyn i gyd, 

Ond dechreu gond, 

1 bnb rbyw Iwytli ac iaith 
O fewn yr holl- fyd; 
Arwyddion diwedd byd, 

A ddaethant yn eu pryd, 

A’r bobl sydd i gyd 
Yn sôn am ryíei. 

O na chawn drigo ngbyd 
A tbangnefeddwyr, 

Cyn dyfod ar y byd, 

Y gwae fel gwewyr ; 

Fy ysbryd svdd yn brudd r 
M ewn gofid nos a dydd, 

Am gael diliangfa rydd 
O sŵn rhyfeloedd. 

O Seion, Seion gu, 

P’ryd caf dy sengu ? 
Rhyfeloedd Babilon, 

Sydd yn terfysgu: 

O Dduw' trag'wyddol Dad, 
Prysura fy rhyddbâd, 

Fel gallwyf feddu gwlad 
Heb sôn am ryfol. 


iyuut. 


T. C«Nwir. 



ÜDCORN SBIOÎÍ. 


224 


NEWYDD DDYEOD O’E WASG. ^ 

Y mae yr “Hen Grefydd [o’r] Newydd" wedi dyfod allati o’r 
diwedd, a gall y Dosparthwyr a ymofynant am dani ei cliael 
pan y mynont. Cynnwysa tua dèg o dudalenau o ddarlloniad 
yn ychwanegoi at yr hyn oedd yn yr Argraffiad cyntaf, etto 
nid yw ei pliris ond chwe’ cheiniog; mae mewn llythyren fanaeh 
fei v gwelir wrth yr enghraifft a ddyfynasom o’r Traethawd 
cyntaf yn y rhifyn hwn, a phapyr gwell. 

’ jgg» Iihoddir yr elw arferol i Ddosparthwyr, i’r Gwirfoddiaid, 
ac i’r Cymdeìthasau Traethodau! 


AMEYWÎAETHäU, &c. 


Y Rhyff.i,. — Dywedir fod y Llynges, dan Syr Charles Napier 
wedi darostwng ainryw drefydd, a chymmeryd 1500 o Ewsiaid 
yn garcliarorion yn agos i Gulfor Findland, — fod 18 o longau 
Brydeinig a Ffrengaeg dan y prif Lyngesydd Dundas, wedi dys- 
trywio holl amddiffynfeydd a nwyfau rhyfel, — dau dŷ pylor, ac 
wedi nâill ai suddo ai Uosgi 11 o longau rhyfel o eiddo y 
Ewsiaid, ac un llong ryfel o eiddo Awstria; a’u bod wedi cym- 
meryd 1 1 o longau Ewsia ag oeddynt yn Uwythog o nwyfau 
rliyfel, lieb golli ond 8, a chlywfo 18 o wyr, tra y bernir fod 
lladdedigion yr wrth fyddin yn lliosog iawn. Ennillodd byddin y 
Twrciaid o 70.000 o wyr, frwydr ar y Ewsiaid yn Silistria, ac 
un arall wed’yn yn Nicopolis, lle y Haddwyd 1,500 o’r Ewsiaid. 
Aa ar yr ail o’r mis hwn ennillasant frwdr arall yn Eadova. 

Derbtniadau am lyfrau o Mai 6 iiyd 26, — Mynwy, £2; 
Lerpwl Cymreig, XI 10s; Morganwg Orllewinol, £5; Morgan- 
wg Ddwyreiniol, £3 17s. 

Ymddengys Hythyrau cartrefol athramor, a gohebiaeth- 
au dyddorol yn ein nesaf. 

jtÿ 1 - Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eircliion a thaliadaa, 
i Capt. D. Jones, 14, Casiìe Street, Merthyr-TydJU. 


CYNNWTSIAD. TB „ 

Dyfyn : aíl o’r Hen Grefyrtd Newyilrt 30» 

riŷleílswyddau Llywyridion Caiiiiheniiu 31J 

eolyfíiddiaeth— Y ffoidd i ddedwyddwcb— Cynnadledd Sir Aberteifl— 
Pcnfro Ogledriol 316 


Arwyddion vr Amseran am adteriad pob peth 

”i 




32 ä 


MERTHYR-TYDFIL : 


ARüRACFWD A CHYHOí HDW'YD CAW B. J<m*# 

14, C4STLB ITRR8T. 



UDGORN SEION, 

lv Eü 

.#fmi n &amt. 


Rhif. 21.] MEHEFIN 3, 1854. [Cvf. VII. 


PAHAM Y CERIR Y GWIRIONEDD? 

(; A N Y LLYWYUD BRIGHAM YOCNG. 

Frodyiì, paham y carwch y gwirionedd. Ai am ei fod yn 
rhoddi i chwi y gallu, a’r awdurdoda bertbyn i’r Offeiriadaeth? 
Ai o herwydd ei fod yn eicli gwrteyd yn reolwyr, breninoedd, 
ac Offeiriaid i’n IJuw ni, gan roddi i chwi allu mau rŶ Maeyma 
ddynion yn proffesu bod yn Saint,hyd y nod yn y gynnulleidfa 
hon, o fewn sain fy llais, yn rliai sydd yn teimlo mor hottalhtog 
y dacthant. Hwy a’ch melldithiant, os na welwcli yn addas 'jyd- 
synio a’u dymuniadau. Mae gan lawer o bobl y byd deimladau yn 
eu calonau tuag at eu gwragedd, fel os na wnant yn gymhwys 
yr un fath ac y dymunant hwy gyflawni hyn neu hynyna, hwy 
a’u beiant. Y fath bethau rhyfeddol y maent hwy yn myned 
i’w gwneyd! “ Os na fydd i chwi ufyddhau i fy llais i, fỳ 
nghyngor i, myfi a’ch anfonaf i uffern, a throf yr allweddau 
arnoch, fel na chaffoch byth ! na byth! eich rhyddhau.” 

Chw iorydd, byddai gystadl ichwi ystyried clindarddach drain 
dan grochan, yr aderyn diofal ar ei fynedfa, neu gruglais 
garan, gan bellcd ag y mae eu Hoffeiriadaeth yn perthynu. 
Yr ydych yn ddiogel, os gwnant ond cadw eu dwylaw oddi- 
wrthych; gadewch iddynt regi. Adgoffa liyn i mi ddihareb 
sydd gan yr Arabiaid, fod “ Rhegfeydd sydd fel oywion ieuanc, 
tbwy a ddeuant etto adref i glwydo.” 

Ai am hyn — ai o herwydd ei fod yn rhoddi i chwi y fath fawt 
Ül [pris 1 g. 



326 


ÜUOOES 3E10W. 


allu ac awdurdod, y carwch chwi y Gwirioredd f Ai am eí foö' 
yn rhoddì i cliwi allu i regi eich cymmydogion, plant eich cym- 
mydogion, cu gwartheg, a phob peth, o’ch hamgylcli chwi? 
Gadawer i’r oll o’r fath fyned ymaith i’w ile eu hunuin, i Cali- 
fornia, trwy y ffordd ogleddols nid i San Bernardino at aefyd- 
liad y brodyr Lyman a Itich, oblegidy mae ganddynt ddigon o 
ddynion drwg yno eisoes: eitiir ewcli i’r byd yu hoilol ymaith 
oddiwrtli y Saiut, a goreu po gyntaf. 

Dylai dynion weithredu oddiar yr egwyddor o gyfiawnder, o 
herwydd ei fod yn uniawn, a’i fod yn egwyddor y carant ei 
feithrin a gweled ei arferu gan bob dyn. Dylent garu trugar- 
edd, oblegid ei garedigrwydd, tosturi, cariad, iiynawsedd, a’r olì 
o’i briodoliaethau liawddgar, a hod wedi eu hysbrydoli ganddo i 
ymddwyn yn gyfiawn, yn deg, yn anrhydeddus, gan fesur allm 
i ereill eu haeddedigaethau cyfiawn. 

Os hunanoideb a’ch eymliell i goiîeidio y gwirionedd, os ond 
i ddyrchafu eich hunain a’ch cyfeillion yr ymgyfammodasoch i 
wasanaethu eich Duw, a liyny eicli unig ddyben, gweil a fyddaí 
i chwi fyned heibio ar y ffordd ogleddol, oblegid nis gallwn ni 
wneyd i chwi unrhyw les os dysgv/yliwch, neu aros gyda ni: 
nid am nad oes gan Ddiiw ofal amei blant, ond y niae Ef yn caru 
y rhai a garant holl egwyddorion cyfiawnder, o herwydd eu bod 
yn gyfiawn, a clianddynt hyfrydwch yn yr ymarferiad o eg- 
wyddorion pur, o rinwedd, o ragoriaetli a gwirionedd, o add- 
fwynder, hirymaros, ac hunanyinwadiad, trugaredd, a thosturi. 

Gwybyddus yw i mi fod fy iaitii yn ifaelu a tlirosglwyddo fy 
meddylddryclniu i chwi fel y dymunwn * * * • 

eithr dywedaf, gweddiwcli ar i’r Arglwydd ysbrydoli eicli eal- 
onau. Gofynwch am ddoetliineb a gwybodaeth. Eich dyled- 
swydd yw ymgeisio ar ei ol. Gadawer i ni geisio, a hydd i ni 
gael; curwn, ac fe agorir i ni. Ond am ei ddyfod i lawr yma i 
dywallt ei Ysbryd aruoch chwi, tra yr ydych yn amcanu ar ul 
pethau gwag a dystadi y byd, yn ymfodilhau yn yr holi wagedii, 
ífoledd, a’r ynfydrwydd sydd yn eieh hamgylcliynu; yn yfed i 
m ewn yr holl fíieidd-dra afl:in, y dylid ei ddirmygu o bob 
gwladwriaeth ar y ddaear — mor liired ae y parliaoch chwi yr 
yrfa hon, gorpliwyswch yn sicrhíiol na ddaw Ef yn agos atocii. 

Yr wyf yn gofyn i cliwi adacl lieibiohyn; ymattaliwch, pur 
wch, a santeiddiwch eieh hunain ger bron eicli Duw, a cheis- 


ÜDGORN SEION. 


327 


iwch gymmaìnt o ysbryd y gwirionedd fel y llanwo chwi, y 
galloch floeddio \ n ucìiel gyda eicli holl allu i foliant Duw, a 
theimlo eicli calonau yn oleu fel lìaul nawn y dydd. Yna gell- 
wch ddawnsio, a gogoneddu Duw: ac fel y cewcli aros yn y 
gwirionedd, bydd i Dduw eich cyfodi i fyny, ac ychwanegu at 
eich niferoedd, fel y byudo rch godreu lenwi y Deml santaidd, 
megys y dywedwyd am yr Argiwydd gan un yn yr lien amser. 
A bydded i’r Arglwydd eich bendithio. 


DAMMEG YR IUDDEWON A’R MOCHYN. 

Rbtw gigydd ( 'butcher ) uedi hir golii cig moch yn ddirgelaidd 
a’i gigydd a gafodd o’r diwedd le i gredu mai yr Iuddewon cyin- 
mydogaethol oedd yn ei ladrata yn y nos; wedi hirwyiio vn ofer, 
a chan eu bod hwythau oll yu tystio fod bwyta cig nioch yn 
groes i’w crefydd, a benierfynodd wneyd prawf o’r peth ; ac, efe 
wedi lladd mochyu tew braf, a aeth ag ef i’r heol o flaeu tai yr 
Iuddewon gan waeddi, “ Cig mocli am ddim, cig moch yn rhodd.’’ 
Buan y gwelai eu penau yu y drysau, ac yn edrych yn âysìg ac 
awyddts o we’.eJ rhywuu yn torri rheífyuau cydwybod ; ac o’r 
diwedd mentrodd un yn rnlaen, ac a diywedodd, “ Mochyn braf 
yn siwr, pe buaswn i yn bwyta cig moch dewiswn i y pen, ac yn 
siwr pa wiw colli cyunyg da er mwyn cj'dwybod, torwch y pen i 
mi, gwnaf souce nìce iawn o hono, ac uii cig moch a fydd wed’yn, 
canys tii fwytawu i gig moch am uupeth,” “ Da iawn frawd,” 
ebe un arall, “ yr wyf fi o’r un farn a chwi, credaf fi niai ham 
a ddeuisiwn i, pa wahaniaeth llindagu tipyn ar y gydwybod 
weithiau, etto coeliwch fi na fwytaf fi gig mochyn er dim.” Aeth 
ereill a’r traed, ereill a’r asenau, ysgwyddau a’r oll, gan sicrhau 
na fyddent hwy gymmaint injìdeliaid a bwyta na chyffwrdd â 
mochyn. Y cigydd a waeddodd ar eu hol, pan elai pob un a’i 
ddarn ar ei ysgwydd dan lyfu ei wefiau wrth feddwl am y roast ; 
“ Pa le mae fy mochyn rhyngdJoch oll, Jan wadu na fwytewch 
gig moch, nid oes dim o’r mochyn yn ngweddill, Chwi yw v 
lladron mi welaf yn eglur," Ac o hyny allan gofalodd rhagddynt. 
Pwy a ddehongla y ddammeg? Beth yw y mochyn a phwy yvt 
yr Iuddewon ? Pwy a wyr ac a ddywed ? 



UDGORN êEÍÖÎ U 




LLYTHYB O DDINAS MANTí. 

Dinas Mantiy Chwe/ror, 18.54. 

AnWYL Dad â Mam, Brodyr a Chwiorydd, — Yrydymniolí 
rn fyw ac iach a gobeithiwn eich bod chwithau feîly. Bnom n* 
ŷn dra Ilwyddiannus er pan y gadawsom St. Louis, a chroesasora 
y Mynyddoedd Creiglyd yn hawddach nag yr erfynasom. Da 
genym y w bod wedi dyfod i’f lle hwn ; buom am yspaid yn 
gwneyd priddfeini ( 'adobies ) t tua deg milltir i’r gngledd i Ddinas 
v Llyn Halen Fawr, lle yr ennillwn tua 3 dollar y dydd ( J2s 6c), 
ac ennillwn 4 dolar y dydd (Ifis 8c) wrth en gwalio ; gwelwch 
wrth hyn fod yma le da i weithiwr. Daethom i’r fan hou drwy 
gynghor y swyddogîon, yn un o gant a hanner o deuluoedd, er 
lliosogi y sefydliad hwn, dysgu iaith a phregelhu i’r Indiaid, o 
berwydd fod eu haraser hwy wedî dyfod i gael clywed yr efengyl. 
Teimlwn ein bod wedi dyfod i dref yn y Ile hwn. Cawsoui 
roeaawiad mawr gan drigolion y lle hwn, yn neillduol gan y 
Cymry sydd yma. Yr wyf yn adeíladu tỳ yn awr, ac yn troi yn 
flfermwr yn nesaf. Mae genyf ymboríh i mí a’nr teulu eisoes 
am fisoedd, ac os oes rhai o honoch wedi ufyddhau i’r efengyl^ 
«orwn eich cynuorthwyo i ddyfod \’r lle hwn. Carwn yn fawr 
pe rhoddech chwi bryd o dê a chroesaw i’r Capt. Jones er mwyn 
y croesawiad mawr a roddodd eî wraig ef i ni yma. 

Carwn glywed fod fy nhad ynghyfraith wedi dyfod at y Saint 
% oharwn ei gynnorthwyo ef a Thomas fy rarawd i ddyfod yraa 
y gwanwyn nesaf, ac os deuwcb tuag yraa neb o honoch, gwnaf 
fy ngoreu i barotoi ar eich cyfer. 

Ydwyf yr eiddocb, &c., 

JOHN IlEK3. 


[Ni raid i ni ychwanegu ein sylwadau ar yr uchod o barthed í 
ffrwythlondeb a manteision Seion, dywedant drostynt eu hunaia, 
a mwy grymus nag yw camddrtrluniadau gelynion o’r wlad hono, 
ond yn uoig hyshyswn fod y rhieni wedi ufyddhau i ddymuniad 
ou mhab, a dyfod i’n gwahodd yn serchus ; ac ni a aethora i’w 
tỳ,ac a fwynhasora ein hunan yn fawr yn eu caredigrwydd a r 
y pryd, ond nid cymraaint yo y danteithioD, er eu bod yn 
dda, ag yn yr ystyriaeth raai ad-daîiad oedd atn garedigrwyda a 
wnaelh ein hanwyl wraig iddynt draw. Ac uwch beu y cwpauaitj 
té, cotìd am yr ben ystoriau, ein bod yu myued a’r dynion i'ip 



tfDGORTÍ SElOH- 


32 * 

jrw^rthu. yn hvrria*Ui eu hyspeilio o’u raeddiannâu, a llawer iawn 
<» ddrn-g ag y cyhuddid ni o fwriadu ei wneutbur; ond eibym 
hyn, heb i ni dratferihu o’u plegid, raae y cyfan wedi eu profi yn 
liollol an»ireddus, ac wele niunau wedi cael byw ar ol 11 u o’» 
dyfeiswyr, i dilvchweîvd i gael ein croesawu, uid ara y petbau 
hvnv, ond ara garedigrwydd a wnaed, nid yma ond yno: mae hyn 
yn felys we>li y cyfan, a chredwn nad yw yr olwyn ond dechreo 
troi, ac ond i ni gae’ byw ychydig etto y dealla y werin mai ea 
hewyllysiwr da ydytn, er gwarthaf ystoriau ein gelynion gau 

grefyddol. Drwg y ceidw y d 1 ei was,-“ Mwrdwr a ddaw 

allan,’' felly y gwir a ymdderigys yn ei atnser. Hyderwn gael 
aml wledd garuaidd etto o’r un natur, ac adgoífa yr hen chwedlau 
rn ftdys uwcli eu penau, canys gwyddom mai felly y teimla pawb 
sydd yno — Got J 


EFFEITHí AU TYBACO. 

Ttbaco, yn unoî a thrcfniadaeth lysieuol, a berthyn frunrhyw 
ddosparth naturiol a Atropa Bclladoniia , ticu gedawrach farwol, 
a Daturu Siramoiúuni , neu dJraia-afa! gweinynig, y rhai ydynt 
yn niysg y g:Uluoeaf a’r mw’yaf tnarw'ol o’r gwenwyn sur a 
ehysbyd agy sydd yn nheyrnas y Ilysiau; ac y mae olew han- 
fodel tyhaeo, fel hefyd dywalltiad o’i ddaiL, yn un o’r gwenwjn 
ffyrnicaf a wyd-iir am dano. “ Mae yn eithaf hysbys fod llosg 
olew Tobaco yn wenwyn gweithgar, yn dwyn dirgryniad, 
gwahanboen, a marwolaeth, 1 ’ ebe Christison, yn ei waith ar 
wenwyn, Ccir amrywiol ffeithiau ac awdurdodau ar y petliau 
liyn, a dyfynaf rai o honynt. 

Yn unoì à Dr. Waterliouee, lieolodd Linnaes, yn ei drefuiad- 
aeth naturiol, y tybaco yn nosparth Luridae, yr hyn sy’n ar- 
wydtîys gwelw, ellyllaidd, dulas, gresynol, ac angeuol. “I’r un 
dospartli drwg-argoelus," cbe ef, “y perthyn dail by6edd y cwn 
hela, y gedawrach farwol, a phianiìigion gwcnw’ynig ereill, yn 
dwyn yr enw dyclirynllyd, Atrojm , un o’r ellyllon. Pan gym- 
merír tyb«°.co i’r cylla y waith gyntaf, erea anloesygiad & 
gwrthwynehcdd atgas i’r eithaf. Os ei ilyncir, enyna ddirgryu- 
íad gorthrechol yn y eylla a’r coluddion i fwrw ailan y gwen- 
w’yn naill ai at i fyuy neu at i lawr. Os na fwrir hyn allan yu 
fuan ac yn hollol, dwg ancsmwythder mawr, pendro, llewygou, 
a 6yrthiad yr ìioll synwyrau; ac mewu rliai amgydchiadau can- 
iyaadú waruohwth. 



330 


r»G0RN SEIOÎT. 


Tchwancgod'i, “ Olew y planhigyn hwn sydd o’r gwemrjrt 
llysicuol cryfaf', yn gymmaint ag na wyddom am unrhyw 
anifail a ddichon wrtiiwynebu ci eíTeithiau marwol. Dywed 
Dr. Watcrliouse, yr hwn a gafodd ddigon o gyfleustra i sylwi, 
“ Ni sylwais erioed i mi weled cynnifer o nodau dihoeniad 
iechyd, neu ni wybum erioed am gynnifer o arferion aanys- 
peidiol, a nwydau nychol, ag yn y blynyddoedd diweddar; ac 
yr wyf yn olrhain yr ymosodiad brawuchus hwn argyiimsodd- 
iadau ieuainc yn benaf i'r ddefod niweidiol o fygu gwefuslys 
(sigàr). 

Y Dr. Wood, nn o awduron y llyfr a elwir “ Dispensutory’' a 
ddywed am nicolia nicotin, neu nicotina, sef elfen wenwynig 
tybaeo, “ Y mae yn un o'r gwenwyn ífyrnieaf sydd yn hysbys; 
dyferyn o liono, mewn cyfiwr o dJatodìad eyd-gyfarfcdol, sydd 
ddigon i ddinystrio ci; a threngai adar bach herwydd agosliau 
jjibell yn ei gynnwys atynt. 

Nid anfynych yr analluogodd milwyr eu hunain odiiiwrth 
ddyledswydd drwy gymhwyso dalen tybaooyn liaith atgamedd 
y fraich, yr hyn a achosa ymollyngiad niawr a chyfogiad, ac 
afiechyd fîyrnig ar ol bwyta. 

Achoswyd ymollyngiad a ffleidd-dotl, wrth ond dodi rhan o’r 
ilaw am ychydig fynudau, mewn gwlych cryf o tybaco. 

Dywed Orfila, ysgrifenydd Ffrancaidd enwog ar wenwyn, 
“ Cymhwysodd gwraig at henau ei phlant, herwydd afiechyd y 
penglogau, ìrad wedi ei barotoi gyda Ilwch tybaeo ac ymenyn: 
yn fuan wedi hyny, tcimlasant bendro, cyfogiad ffyrnig, a 
îiewygon, yn gydfynodol a chwys trauifawr.” 

Gwybyddwyd lawmr gwaith, am drwyth a wnaed o ychydig 
ronvnau tybaco, a roddid at esmwythau cwlwm gwytlii, iddo 
beri dinystrio bywyd. 

I'ic barhau.) 


LI.YTHYR O’R AMERICA. 

Minerscifle, Jl/ai, I, 1S54. 

AnÎihyoeddus a Phauchus Fbawii Capt. D. Jones, — Wedi 
hir oeJi wele fi yn defuyddîo vr adeg bresennol i ysgrifenu yr 
ychyilig liunellau hyn aioch, er prnfi i chwi ychydig o’n lielynt 
yn y llc hwn, gan daer erfyn a dyaiuno arnoch chT.ilhau aleb yn 



UDGORN SETON. 


351 

«oì mor fuan ag y cewch gyfleusdra, canys y raae fy enaid yn 
'syohedu ara newyddion o blith y Saint yn mhob rnan, fel y 
•sycheda yr hudd ara afonydd dyfroedd, ac yn neillduol oddi 
■wrthych chwi anwyl frawd Jones, ac o blith fy nghyd-genedl ; 
canys chwi a fu yn offeryn yn llaw Duw i’m dwyn o dywyllwch 
i oleuni, o feddiant Satan at y gwir a’r hywiol Dduw, &c. 

Dyraunwn glywed pa faint o lwyddiant sydd ar y gwirionedd 
yn Nghyraru yn y dyddiau presencol, ac ara ddaioîìi a rhyfedd- 
odau Duw yn eich plith fel Cenedl; cymmaint ag alloch o’ch hel* 
ynt yn mhob ystyr, canys fel dwfr oer i enaid sychedig yw new- 
yddion da o wlad bell genyf fi. 

Yr wyf yn y lle hnn er ys 7 rais, ac yr wvf wedi eefydlu 
Cangen yma er y 6fed o Iiydref, 1853. Yr ydyra yn bresen- 
nol yn 15 o rifedi, a’r swyddogion ydynt 5 o henuriaid,a2 o 
offeiriaid. 

Hyd yraa, nid ydym yn cael fawr ddrysau yn agored i bre- 
gethu, na chwaith fawr argoelion am Iwyddiant ar yr ychydig ag 
ydym yn lafurio yn ein tai. Ond y mae Duw yn cyflawni ei 
addewid yn ein plith feì Saint, trwy gyfranu yn barhaus o’i Ys- 
bryd Glân i raddau foelaeth, yr hwn sydd yo ein hadeiladu, yn 
ein cynghori, ac yn ein cysuro, yn ngwyneb holl \vg, gwawd, a 
dirrayg rhith-grefydd wyr ardal. 

Y mae fy ngweddi ar Dduw yn baihaus am roddi i ni o’i\sbryd 
Olân er ein cadw gyda’i waith o hyn hyd y diwedd, ac y gwelir ei 
holl Saint ar frys wedi ei cydgasglu ar fynydd Seion, lle y cânt 
eu gwarcdu rhag y dystryw tnawr a’r aflwydd addaw ar Babilon. 

Yr eiddoch yn y Cyfatmnod Newydd, 

Thomas M. Richards- 


LLYTHYR Y LLYWYDD DANIELS. 

Penlan Noeth , Mai 13. 

Mr Gol. — Ar ol i’r frwydr fyned heibio yn Aberystwyth, dych- 
welais fy ttghleddyf i’r wain, a daethyra hyd yma, a chefais 
frwydr drachefn. Y newydd cyntaf a gefais bruidd, oedd clywed 
ant y llythyr a dderbyniodd David Davies, Crugerydd. gerllaw 
Talgareg, oddiwrth ei fab o New Orteans, yr hwn a ddarluniai 
<idull y Saint yn mhlith eu gilydd yn y llong wrth fyned ffwrdd 



UDGORN SEION. 


88* 

o’a gwlad. Dywedai eu bod roor gynted ag yr elont allaD- 
olwg y tir, ya dattod priodasaa Babilon, ac ya eu gwneyd oV 
newydd yn ol meddwl y llywyddion; a’u bod yn gosod heu wr a 
roerch ieuanc gyda’u gilydd, a raab ieuauc a hen wraig gyda'u 
gilydd, a bod y roerched ar dori eu calouau wrth weled y fatii 
beth, ond bod yn rhaid ufyddhau, a llawer iien wr yn cymroeryd 
dwy feroh, ac yutau yn y canol, gan ddweyd,** Mawr yw ein 
cariad ni y Seiutiau at ein gilydd.” Mae Uawer o bethau 
gwarthus ereillyn y llythyr ; dyweda roai roerch o drof Aberys 
twyih a roddodd yr hanes yna i ldo ef, yr hon a g.ifinìd y fraint 
fawr o ddianc trwy ei gyrohorth ef a’r heddgeidwad i gael ei 
dillad. 

Yr oeJd y stori yua wedi cael ei chredu trwy yr ardal o’r 
bron, a’r bobl wedi myned i'r fatb greulonder, nes cynllunio 
ladd y Saint a llosgi eu tai o’r bron, fel na allent dwyllo rbagor ck 
bobl ddiniwed. Wedi gweled y fath eiddigedd, cychwynodd y 
brawd Evans a minnau yn foreu i Crugerydd, a phrofasom yn 
amlwg iddo mai lluniwr celwyddau oedd ei fab, a bod llyihyr 
oddiwrth y ferch yn ddigon i brofi ei fod yu ddyn celwyddog, » 
gwnaethoro iddo addaw i ddangos mai celwydd oedd. Yn y 
prydnawn yr oedd neithior yn y gy mmydogaeth, aethoin yno, ac 
eglurhasom y peth yn ngwydd torf. Treehwy d y celwydd yna 
dracMbfn. 

Y mae y brawd E' ans a roinnau bobnosyn pregethu, ac o 
dj' i dý ar hyd y dydd. Y raae gwell argoelion aro fedyddio yma 
yn awr uag a fu o’r blaen; y roae tri wedi addaw ufyddhau noa. 
Fercher, ac hyderwn y daw llawer yn fuan. Y roae gtlwad ar i 
mi fyued i Cellan ro»s Lun, a nos Fawrth i Líaaybydder ; yr wyf 
mewn ffydd gadarn i fedyddio rhai, ac i ddychwelyd ereill i ffordd 
l)uw o achuh. B\ddaf tua Brnchfa a Feliogwm y Sul> 
a bwriadaf fedydJio yno hefyd ; mi a af oJJiyno wed'yn i Gaer- 
fyrdJiií. 

Mae y brawd Evans a’i wraig vn uno gy la rai i gofio yn 
garedig iawn atoch, ac at eich teu!u,a’r oll, ac y ruae y Saini 
yu mhub rnan yn cofio atoch. 

Yr eiddoch yn y gwir, 


D. Damels*. 



tDGORN SEION* 


33 : 


UDGOHN SEION, 

MU 

«icvfu p âniììt. 

DYDD SADWRN, MEIIEHÎî 3, 185-1. 

MARWOLAETH EIN H A N W Y L FRAWO 
WILLARD RICHARDS. 

Ein gorchwyl galarus y w hysbysu fod y gwron galluog 
WillarJ RicharJs weJi marw, yn ei annedJ yn Ninas y 
Llyn Halen Mawr, o’r Dropsy, ar yr II o fis Mawrtli 
diweJJaf. Y’r acblysur a’i galwodJ o’i dy ara y waitli olaf 
oeJJ i gyflawni ei swydd bwysigfel LlywyJd prif Gynghorfa 
y Wladwriaeth. Mynyeh y rhag draethai wrth ei gyfeillion 
foJ ei ymJJattodìad yn agoshau, ao yn ei yinegniad olaf i 
gyflawni ei swydd dywedodd, myfi a af ac a gyfiawnaf y 
ddyledswydd olaf hon, pe, fel John Q. Adarns, y byddwn farw 
yn yr ymdreeh.” Yn ei gyfarchiad olaf i’r Cynghor Jywed- 
odd, “y raae angau yn syllu yn fy wyneb yn aros am ei 
ysglyfaeth.” Y Palsy, vr liwn a’i dilynodd er p.tny Jeehreu- 
odd ei yrfa i chwilio i mewn i, ac i Jdilyn llwybrau gwirion- 
eddol ae ufyddhau i drefn Duw, o’r diwedd a gynnorthwy- 
wyd gan y Dropsy i ennill budiìugoliaeth a thyrfynu gyrfa 
ddaearol un o brif gedyrn Israel, yn ngwy UfoJ teulu cared- 
ig a Uiosog, a lluaws 0 gyfeillion anwylaidd, â y rliai cyd- 
ymdeìmla yr Eglwys yn helaeth yn eu gofid megys as y 
cyfranogant o'r golled ar ei ol, nid yn Utah yn unig ond yn 
mhlitli lioll genedloedd y byd, lle y cyrhaeddodd eyfraith 
Duw o Seion. 

Ei gariad at, a’i ddirnadaeth gyflyra o wirionedd a’i 
gorchfygodd i ymchwilio i egwyddorion yr efengyl — y cynv 
hwysderau hyn a ynddysgl terient yn amlyeach drwy eì oes, 
yn gyferbyniol i’w ym Ireehiadau parhaus a’i ddewrder i ara- 
1 ddiöyn gwirionedd a chyfiawnder yngwyneb pob peryglon a 



331 


’DDGORN SEION'. 


godont i’w gyfarfod y rliai nM oeddj'nt ychydig nac anarnl, 
fel y gweiir wrtli yr hanesydáiaeth Eglwysig. 

Ni allasai talentau mor fawrion, etto mor ostyngedig, a 
meddwl mor alluog a chynnwysfawr, yn y cyflwyniad 
flfyddlon a thrwyadl o honynt i arlciladu teyrnas Dcluw, ddi- 
anc rhag craff olygon y Propliwyd merthyredig. Yr oedd 
efe yn gyfaill mynwesol i Joseph. Pleser yw adgofio ei ym- 
drechiadau i argyh.oeddi y terfysglu o’r anwireddau a’u 
cynddeiriogent yn rhutlir olaf Carthage — cofus ei ymddydd- 
anion yn y carehar gyilag ef y r.oson olaf y bu byw ein 
hanwyl Brophwyd, tra ereill o honom yn gwylied y drws 
rhag rlmthriad llofruddion i mewn yn nglianol y nos, Willard 
Richards yn ddiwyd, a’i dalentau bywiog a ysgrifenai 
amddiffyniadau o’i fywyd diniwed, nes i'r ganwyll olaf a 
■fe hiid ei adael yn y íywyllwch. Yn ddiddychryn dilynai ef 
trwy gauol terfysglu o filoedd a sychedent am ei waed; tra 
yn y canduir, fcl yn mliob man, er mwyn yr Eglwys ac achos 
gwirionedd e' ymgais oedd, nid rhyddhau ei hunan ond y 
I’ropliwyd. Pan aetliom ailan o’r carcliar ar ei gais i hysbysu 
y Dlywydd Ford, yn y boreu, fod brâd yn wybodus i ni yn erbyn 
•cu kv wydau ac y fod sr.gen amddiffyniad — a phan wrtli geisio 
myned yn ol y rhwystrodd y milwyr m i fewn, yr oedd genym 
iytliyr i'r brawd a gorfuwyd ef i ddyfod allan i'w ymofyn ; cofir 
vn Imrii n deiiuladau ei galon pan y deallodd nad oedd amddiff- 
yniad iddynt gsel — yn ddisyfl ymddiriedái yn Awdwr y 
.grefydd a amildiffynai, a’i ddywediad oedd “achubwch eich 
liywyd eieh hun gofala Duw drosom ni.” Pan yn mhen 
ychydig oriau weiii hyny y cwympodd Joseph a Ilyrum o tan 
gawod o f« ledi. un clcfuyn o’i waed yn unig a gi'mmysgodd â 
gwaed cu ealonau liwynt. Pan lifai gwaed merthyron Iesu yn 
gymniysgredig â gwaed y Brawd Taylor, yr hwn, lieblaw ei 
liunan, yn unîg a ddiangasant yn fyw, pan cliwyrnellai y 
hwlod.i fel cenlîysg o amgylch drwy y ffcnestri, a phan y rliuai 
bonllcfau cannoedd o anghonfilod a liwiasent ou gwynebau 
erbyn y gigyddfa, ynghyd a thrwst arfau a chlcciad eu dri'lliau 
drwy V mùr, eafwyd yn Willard Richards îrrynodeb o alluoedd 
digonol i wynebu yr amgylchiad yn wrol, — i ymladd â ffon, 
ífrocnau drylliau a enelent at el galon; pan gwympodd ei gyf- 
ŵiU gorcu drwy y ffenystr ar üdoganau ei elynion, ei ben yntau 


UDGORN SEION. 


3.35 

ŵ’i dilynai nes gweled diwedd yr liwn a garai raor fawr. Do, 
danghosodd ef y fath ragwelediad, — aniynedd a doethineb 
anghydmarol drwy yr holl aragylchiad fel nad anghofir. 

Cofus genym yraddygiad raawreddog y Dr. W. ltiehards wedi 
dychwelyd cyríf y niertliyron i Nauvoo, a tlira yr oedd iniloedd 
yn cadw galar wyl nes yr yranofiai y lle braidd raewn raôr o 
ddagrau, a plum yrageisiodd bradwyr anheilwng grafangu 
awenau y lly wodraeth yn absennoldeb y deuddeg; efe a dder- 
chafai ei lais nes crynu torfeydd, megys wrth ruad llew vn y 
goedwig, a dychrynodd teyrnfradwriaeth rhag ei wydd. Adleis- 
iai ei lais yn niysg bloedd y doethion a’r galluog nes synu 
torfeydd wrth ei ddoeth gyngliorion, a llawenyehai plant Seion 
drWy ei holl ddyífrynodd a’r byd yn ei dadol ofal ani eu llesiant, 
pan ddarllenent golofnau y “ Deseret News,” o tan ei oîygiaeth 
garapus. Eitlir y raae ei iais wedi distewi yn awr ac hyd nes j 
rawynber gyramysga â llais telynorion yr adgyfodedigion, — gor- 
phwysa gyda ei dadau, hyd nes gyda yr eiddynt hwythau yn 
nefolaidd lu, y dadebrant wrth floedd yr Archangel ac Udgorn 
Duw ; ydyw, y niae y fíyddlon Frawd Willard, ar ol ymdrech- 
•fa ffyddlon, o chwaneg na 18 ralynedd o blaid achos Duw, yn 
yr hyn yr ennillodd goron aniflanedig, drwy yr holl erlidig- 
aethau chwerwon, y llofruddiadau a’r alltudiadau gyda’r 
’Eglwys yn Oliio, Mi;souri, Illinoes, &c., ac wedi raegys rydio 
afonydd o waed, y inae ei draed lieddyw wedi sengu gororau 
auraidd, lle yr hir ddysgwylid ef gan Joseph a Ilyrura, a llu o 
fertliyron Iesu yn nihlith Eglwys y cyntaf anedig. Heddwch 
fo i’w lwch, ac anrliydedder ei goffawdwriaeth. 

Llanwai Willard Richards ainryw swyddau pwysig ac an- 
rhydeddus. Yn 18-18 dewiswyd ef yn ail gynghorydd i’r Brif 
Lywyddiacth; 11 yn flaenorol dewisasid ef trwy ddadguddiad 
drwy Joseph y Gweledydd i gorwra y deuddcg apostol. Enwog- 
odd ei hun drwy ei fedrusrwydd fel Hanesydd Eglwysig am 
flynyddau. Llanwodd V swydd bwysig o brif Ysgrifenydd 
Talaeth Deseret, a dysgynodd y rhan fwyaf o oruwehwylion yr 
un swydd yn Nhiriogaeth Utah arno, a Llywyddai ar y Cyngor 
gwladol yn y cyfaraser. Efe ocdd Prif oruchwylydd Ilytìiyr 
swyddfa y Diriogaeth— Perchenog a Golygydd }■ Descret Neu s , 
galarwisg colofnau yr hwn a ddanghosant fod y llaw a’u 
liysgrifcnent yn gorwedd yn y beddrod, fod eu liawdwr wedî 



SSfi IIDGOEN SEIOIÍ. 

rhodili ei le i arall; yr liyn a’n coflTha ni oll mai ein gyr{s 
ninnau yw hi, a chaffer ni yn teilyngu yr ur wohr a Willard 
pan y gatwer arnom. 

Ymli'echwn iawn brisio y Lly wy.iJiaetli sydd yngweddill 
arnoni ac anrhydedJu eu cynghorion megys y gwnacth yntau 
yn ddieithriad, — ein llygaid ni, fel y bu yr eiddoyntaua fyddo yn 
edryeh i fynu atynt, ae yn dilyn ol eu traed caffer ein camrau 
nes diweddu ein gyrfa'j ac yna ni bydd perygl ar na eliawn 
fwynhau eu cwmni hwy a lioll ffydillon wcision Iesu yn ngwlad 
y gwawl, lle na bydd dolur, poen, na gwae, ha neb yn tynu yn 
groes yn dragy wydd, ond pawb o unfryd calon yn moli yr Oen a'n 
gwnaeth ni yn FreninoeJJ ac yn Offeiriaid i Dduw ac a roddes 
ì ni gydag Iif deyrnasu ait v ddaeah! 


Newvddion' o Dibiogaetu Utah,— V gledrffordd o’r Tal- 
eithiau i'r Mur Tawel yw un o brif destuuau ym Jdyddanion' 
drwy y wlad, eynnclir eyfarfodydd cyhoeddus, lle y danghosir 
y manteision a ddeilliau i’r Diriogaeth drwy hyny, ac y mae y 
gobeitliion o lwyddiant i gaei’ y gledrffordd drwy eu dyffryn- 
oedd breision hwynt yn lloni calonau y trigolion. Mewn 
gobaitli o hyn geilw y Llywydd Brigham Young ar holl drigol- 
ion y dyffrynoedd i ymroi eodi yr lioll lafur a allont o’r ddaear, 
ac i adeiladu ystordai i gadw eu gweddill erbyn y del y galwad 
mawr a ddysgwylia fydd ain bob cynnyrch, oddiwrth weithwyr 
ar y rheilffordd newydd lion. Mae y mùr o amgylch y ddinas 
yn cynnyddu yn gyflym, pump rlian o chwech o hono wedi ei 
gwblliau mewn rlini dosharthiadau; mwynheir iechyd da, undeb 
eyffrediuol, heddwch a ffynìant tymhorol ac ysbrydol drwy yr 
lioll ddyffrynoedd heddyclilon hyny; gwyn fyd eu preswylwyr. 

Mae amdJitfy nfeydd newydd a chryfion yn cael eu hadeiladu 
yn y sefydliail.iu deliouol; y gwaith liaiarn y n llwyddiannus. 
Mae y Llywydd 0. Iíyde yn bur llwyddiannus yu gwneuthur 
sefyilliaJ newydd ar yr Afou Wcrdd. Cafodd y Saint yn 
l’arowan y fraint o acliub bywydau y teithiwr enwog drwy y 
niynyddoedd creiglyd, sef Col Fremont a’i osgordd, rhag marw 
o newyn; yr oedd 8 o Americanaid gydag ef a tliua yr un 
nifer o Indiaid, teilhiasant dros fynyddoedd eirawg am dros 40’' 
niwrnod hcb ymborth amgen na’r mulod a drengent o tanynt,- 
a!r- rhai hyny mor brin fel eu gorfuwyd hwynt i : wnoyd' 


CDGORN SEÍOÎf. 


■3ÎT 

dêínyJd o bob rban o’r anifnil a llosgi yr esgyrn a biryta eo 
lludw. Pan gyrbaeddasent i blith y Saint yr oedd rbai o bon* 
ynt yn mron a marw ac ni allasent fyned yn mhellach; cawsant 
bob caredigrwydd ac ymgeledd, fcl, y n mhen ychydig wy thnosau 
galhiogwyd hwynt oll i fyned i’w fl'ordd yn llawen ac ymbortb. 
gyda hwynt, gyda theimladau diolchgar am garedigrwydd Mor- 
monaidd. Amcan Mr. Fremont yw cael allan y ffordd oreu i 
wneyd y rheilffordd o’r Taleithiau i California. 

Newvdi>ion Cai.theFol. — Dwyniniol Jl forganu-g , — Mae cyff 
road adnewyddol drwy y Gynnadledd hon, — y brodyr yn 
nwyddu9 a selog yn pregethu allan — torfeydd yn gwrandaw yn 
«yml ac ymchwilgar, traethodau yn cael eu dosparthu y rhai 
sydd yn dwyn effaith ddaionus, ac amryw fedyddiadau heblaw 
addewidion am fedyddiadau cyhoeddus am Suliau yn mlaen 
)law. Gwelir y Saint yn ymgasglu i’r cyfarfodydd yn fwy 
Uiosog, a’r canlyniad yw fod Duw yn eu bendithio a’i ddoniau 
yn helaeth; ac y mae y caugenau yn lled gyffredinol yn rhoddi 
eu bryd ar adgyweirjo y rhai llesg a chael pob aelod i un o 
ddau ddosbartb cyn y Gymmanfa ddyfodol. Hyderwn yr 
efelychir hwynt ac na adewir neb heb ymweled a hwynt, o» 
esgeulusant eu dyledswydclau, a bendith fo ar eu hymweliadau. 

Gorllewin Moryanu'g. -- Ilysbysir ni fod yr argoelion yma yn 
eynnyddu, ffydd y brodyr i bregethu a dosparthu traethodau a« 
y fod eynnydd eysson yn gyffredinol, yn enwedigol dywed yr 
Henuriad J. Bowen, oT Pyle, fod y cylchoedd hyny wedi 
myned megys a’r dân ogẁr bwy gilydd, drwy ddiwydrwydd y 
swyddogion yn pregethu, a’r traethodau. Fel arferol, pan 
ddeffroir y goncst i ymchwilio am y gwir, gỳr y gelyn ei bedlart 
a lloned eu ffctanau o hcn a newydd gelwyddau i ddiflasu y 
bobl a dirmygu plant Duw, felly ymaj a’r offeryn a ddefnyddia 
y tro hyn yw un o Bregcthwyr Methodistiacth! A’r dyll y 
rhyfela yw drwy chwythu bygythion a chelaneddau yn crbyny 
Saint a chyhoeddi cu bod tu hwnt i gael maddcuant byth, — • 
aflonyddu eu cyrddau, &c. Druain o honynt, rhy ffol fyddai 
digio wrth eu bathau, ni wyddant beth maent yn ci wneuthurj 
nid oes nemawr flynyddau er pan oeddem mor ffoled ein 
hunain, a'r hen nwyd Fethodistaidd yn chwyddo ein gwythien- 
au, rai o honom, hyd nes fel Saul o Tarsus gynt, tybiem mai 


33S 


ODGORN REIOIT, 


gwasanaetli i Dluw oerl.l ei-lid ei anwyl blant. O'liliar law eic 
dysgaw.lwyr y gofynir graddau helaeth o waed gwirion eu' 
hudoiedigion vn ddiau: er hyn o!l bendithia Duw ei Saint â 
mwy fwyo ràs a nertli i dduwiol fucheddu, ac mae yn agoryd 
llygaid creill i weled trefn yr achub er gwaethaf jiob gwrth- 
wynebiad. 

Penfro Ddeheuol . — Cynnaliwyd y Gynimanfa hon, yn Mhen- 
fro, Sul Mai 21. Cydunwyd yn unfrydol i gynnal lioil awdur- 
dodau yr Eglwys o Seion drwy ei liol! gylelmcdd perthynol. 
Cynnrychioliwyd Cang. 13, Iiend. 30. OflT. (i, Ath. S, Dia. 8, 
Cyfan 20S. Cafwyd addysgiadau dyddorol gan y Llywyddion. 
Jeremy, T’rice. .T. J. Phillips ac ereill, a m.wynluwwyd andyg- 
rwydd ma«r o bresennolde'o Ysbryd yr Arglwydd er gorfoledd 
i’r Saint. 

Sir FJlint . — Bu y Gymmanfa hon Su! y 1 icg o I'ai yn y Cefn 
Mawr, wedi arwyddo cyinmeradwyaeth o'r Llywyddiaethau 
Bglwysig. cafwyd fod yno Cang. 5, Hend. 19, Ofr. .5, Ath. 5,. 
Dia. 2, Bed. 6, Cyf.in 113. Cafwyd gwrandawiad astud a 
lliosog i ddarlithau liyawdl gan y Bugail Parry, y Llywydd 
ETans, Jones, a’r Henuriad Hobert Parry, yr hwn a groesawwyd 
yn fawr gan ei hen gydnabod. Ilyderir fod effeithiau i ganlyi» 
y Gynimanfa, a fydd yn bleserus gan y brodyr ffyddlon hyn eu 
mwynhau, a chan Dduw eu bendithio. 

Dyffryn Comcy. — Mewn llythyr diweddar hysbysay Llywydd 
R. Roberts ni, fod gwell argoelion drwy faes ei lafur. ar fyd ac 
Eglwys nac a welodd o’r blaen — undeb a chariad, a rhai oedd 
yn yr Eglwys er’s blynydd.au newydd dderbyn doniau yr 
Ysbrj'd Glàn. Bedyddiasid 4 yn ddiweddar ac amryw addew- 
idion i ddod yn fuan — crefyddwyr ae ambell bregethwr yn 
cyfaddef nad ar devrnasoedd pellenig yn unig y tywalltwyd 
Ysbrj'd o’’d rliyf l „r y eapeli liefyd ffordd hyny, nes oedd y 
rhaì a broffesent frawdoliaeth grefyddol yn teimlo ddiçon 
digofus i flaen-llymu eleddyfau at eu gilydd. I J a ryfedd eu bod 
yn ymladd yn erbyn y Saint ynte? Rhaid, y mae yn rhaid 
cael gwell crefyddau n ig a feddant hwy eyn byth y dysgir hwy 
i guro eu cleddyfau yn sychau, ac fcl na ddysgant ry fel mwyaeh ; 
os na ddwg heddweh mewn Jloned capel pa fodd y llanwa y byd 
a heddwch? 0, na, ofer dysgwyl y dwg dim llai nag Ysbryd 
Duw, heddwch i amdoi y byd, yr hyn beth ni fedd unrhyw 



EUGORN SEION. 


33? 


ddosran o’r Gristionogacth a’i gorlifa yn awr. Mae galwad 
mawr am y gwirfoddirid o’r deau i gylehocdd Arfou gan y 
Saint, a’r wlad yu gyífredinol yn galw am bregethu, a clieir 
cyflogau uchel a digon o waitli yn y cylchoedd hyny; croesaw- 
iad mawr i’r UdgoHN gan amrai o’r byd a lledacniad arno. 
Hysbysa y Llywydd y gallai gael gwaith i amryw pe baent. 
yno yn awr, a niawr ymholi “ Ua bryd y deuant?’ Gobeitìiiwn 
y cariant euliatebiad eu hunain a'r fyrder, yw y cywiraf aaliwn 
ddweyd yn awr. 


Newyddioîì Tramor. — Yn Switzerland, er gwaethaf cyn- 
ddeiriogrwj-Jd y Uywodraeth wladol ac eglwysig, y mae gwaith 
yr Arglwydd ar ei gynnydd yn y wlad goe! grefyddol lion: 
ysgrifena yr Ilenuriad T. B. Stenhouse eu bod hwy wedi 
«elydlu cangen yn cynnwys 31 o aeludau yn nhref Turicli uc 
wedi ordeinio amryw o ddynion gobeithiol i’r Olfeiriadacth. 
Canmola haelfrydigrwydd yr Anrhydeddus G. Iî. Goundi, 
Uchel-faer Americanaidd, yn fawr am ci hyiiawsedd yn ceisio 
rhyddhau yr Iíeuuriad Mayer o'r carchar ei rhoddwyd yuddo 
am bregethu, a cliynnyg ein cynr.orthwyo ag arian; acychwan- 
egwn ninnau, yr Arglwydd a ad dalo iddo ar ei ganfed. Mae r 
Brawd Mayer etto yn rhydd ac wedi bedyd iio aniryw mor 
gynted y daeth o'r earchar. 

llaly — Sefydlwyd Eglwys i Uduw yn y wlad Babaidd hon 
yn ddiweddar, cynnwysedig o 19 o aelodau. a thywalltodd yr 
Arglwydd ei Ysbryd yn northol yn ei ddoniau arnynt nes peri 
i’w calonau fawr lawcnhau yn yr efengyl. Ymdreclia yr 
Ofleiriaid Pabyddol eu gwaethaf i’w rhwystro, onl er hyny oll 
y mae eryfach braich o'u plaid, a Uwyddo y nment fwy-fwy. 

Ymjscedd Sandwich -Mawr y cynnydd sydd ar yr achos 
goreu yn yr Ynysoedd hyn; mewn ychydîg flsoedd wedi i’r 
lienuriaid landio ar Ynys Ilonolulu, lle y ffuisent rliag eriidig- 
aetli a gynhyrfwyd i’w lier'oyn gan Genhadon Sectyddol, bed- 
yddiasant 400 mewn un nian, liehlaw llawer mewn parthau ereill 
c’r ynys. 

A’r ynys nawaii, hedy .ldiwyd dros 200 mewn daufis; yn yn- 
ysoedd Maui a Molokai y mae ychwanegiadau rhyfeddol at yr 
holl Eglwysi; er y Gymmnnfa flueuorol cynnyildodd rhifedi y 
Saiut dros 2000, ac argoelion fod llu wrth y drws. Mae Henur- 



S24 


tTilCOÜS' Stloîí. 


iaiti vii awr a'r bo'b lin o’r ytìysöedd hyn, a’r Arglwydd yn cyd- 
woitliio a hwynt ytì rytnüs Er mor ddwfn yr oedd eulún- 
addoliaetli wedi greddftt yn y trigoiion hyn, y mae Ysbryd Duw, 
drwy ncrtliol wcithrediadaú ei ddoniau grasusol yn gallu ei 
ddiwreiddio ac yn plahtì iîydd ncrthol yn eu calonau, fel nad 
oes nemawr neb o honynt ýtì ymofyn tneddygon pan yn glaf, 
eithr drwy weinyddiad yr Henuriaid derbyniant iechyd yn 
rhyfeddol, hyd ncs y nme soh am hyny a gweled y gallu mawr 
dwyfol yu creu awydd yn ÿ byd yu anil ant i ni weiuyddu 
arnynt. 


ÀMÌIYWÌ ÀËTH AU, &c. 


CrMMANFAOEbn. — Cytìnelìr Cymmnnfa Cdwyreiniol Mor- 
Stanwg ar y 25ain o Fehefìn t Mynwy ar yr 2il o Orphenaf; 
Brycheiniog ar y Ufed ; Gorllewin Morganwg ar yr löeg ; 
Idanelli ar y 23aint Caerfyrddin ar ySOain; Aberteifi ar y 
6fed o Awst ; Gogiedd Penfro ar y I3eg ; a Deheu Penfro ar 
yr 20fed. 

Coffhnwn Ly Wyddiotì y Cynnadleddau Cymreig yn 
brydlon o barthed i’r Cynnryehioliad Ilanner Blynyddol, 
ynghyd a’r cyfraniadau at y Deinl a’r Gymdeithas Ymfudol 
Barhaus; cofier ein bod i’w hanfon odiliyma yr 28ain o’r mis 
hwn. Ai.foner enwan y Cangenatì a’r prif Drysorwyr ar gyfer 
v cyfraniadau at y G. Y. Bariiatìs, ac enwau Trysorwyr cyfran- 
iadau at y Deinl o bob Cynnatlledd. Dymunwn atebiad i’ncais 
blaenorol liefyd o bob Cynnadiedd, sef. pa sawl un o’r Star a’r 
Uugorn oedtl ar law diwedd y flwyddyn, a pha sawl uu sydd 
heb eu gwerthu yu awr? 

Deruyniauau am Lyeràü 0 Mai 2? hyd Meh. I. — Gog- 
ledd Penfro, £ I :>s; Caerfyrddin, .£1 8s; Llanelli, £2. — Cang- 
enau Ihryr. Morgamcŷ — LDnfabon, 7s 7c; Hirwain, 2s 5c ; 
Georgetown, 4s 6c; Merthyr, 12s; Gwernllwyn, 8c ; Troed-y- 
rhiw, Ss; Pontypridd, !0s, 

CŸNMWYSlAb. .... 


t u n. 

.î^aham y rcrir y Gwirinnedd 325 

Dnnme? yr iiiflitewnn a’r Mmbjn 3‘27 

Llytbyr o Odinns Manti 32S 

Effeilhian Tybaro 'iiO 

•Ltjthyr o*r Atner’ca 330 

Llyibyr y Lly\v)drl Daniels. ....... 331 

Golyüvdcli»elh — Marwolaetb ein banwyl t*ra\Vd Willard Ricliards — New- 
yddion o Diriooaeth Utah — N'ewydriion Cartrfefol— N'ewyddion Tiamor 333 
Auitywiaethau. &c 340 


MERTHYR-TYDFlL ì 

>JtOR.\rfnTD A CHYHOädDWTD tiAÎt 0 . jnhbi, U, t\8Tl* 8t»»Kb,t» 


UDGORN SEION, 

KBV 

á’frm )> c#aíuî. 


Riiif. 22.] MEHEFIN 10, 1854. [Cyf. VIL 


ANNERCHIAD 

AT OFFEiP.IATD, PAHCHEDIGION, Pr.EOETUWYR, A IIOLL ATH- 
RAWON CRFFYDD l'N NGUTMRÜ, 

Barcucs Foneiii lgion, — D wys j'styriaetli o’r ptrysigrwydd 

0 uddyegu y meddwl dynol mewn pethau a sefydlant ei dyng- 
hed dragywyddol, yngwyneb y ffaith y “ dwg Duw bob gweitli- 
red i farn,” ac niai yr hwn a drosedda un o orchymynion Crist, 
ac a ddysga i ereiil wneyd felly, lleiaf y gelwir ef yn Nheyrnas 
nefoedd, ynghyd a mawr awydd i chwi ddeall y gwirioneddau 
dwyfol, llesiol a phwysig a wybyddir genym ni, a’n cymhellodd, 
îe, a’n gorfododd i alw eicli sylw at yr hyn a ganlyn : — 

V mae Duw wedi anfon cenadwri o’r nef i drigolion daear 
yn ein dyddiau ni. Na thaflweh y traethawd bach hwn o’ch 
llaw fel yn annhcilwng o'cli sylw; canys y mae yD ffaith fod 
Duw wedi llefaru drwy anfon un o’i genadon angylaidd i’n 
daear a chenadwri rasol a phwysig oddiwrtho Ef ; mae hyn 
yn wir, ac yr ydym'ninuau yn jwybod hyny\ Gwirionedd di- 
wrthbrawf yw hyn, gwirionedd ag y dangosir yn y traethawd 
bwn y modd y gallwch chwithau ei wybod felly, drwy ffeithiau 
mor anwrthwynebol â’r rhai a’u profasant i ninnau. 

Gwirionedd pwysig yw hefyd, y fod dedwyddwch presennol 
» thragywyddol pob un a glywo, iieu a gaiff gyfle i gly wed y 
genadwri hon, yn ymddibynu ar ei uíydd-dod iddi; ac rr.ai yn 

01 ei ymddygiad atti y sefydla ei Ilawdwr dwyfol hi. dynghed 
yr oll a allant ei ehlywed. Ar sail y ffaith o lbd aciiubiacth y 

22 [pitis 1 'j. 



842 


BDGORÎI SEÍOÎí. 


byd yn ymdJibynu ar eu hufyjd-dod i genadwri Duir drwy eP 
genudon yn yr oesoedd a’r gorueliwyliaethau mynedol, cyfadd- 
efa rhesyineg gymhariaetliol gyd-bwysigrwydd y genadwri 
hon a’r eiddynt liwytiiau, os gwir ein tystiolaeth, ae nid ydym 
yn anwybodus o’r anhawsderau svdd ar y fTordd i gredu dwyf 
oldoh ein eenadwri, eitlir y flfaith a brawf nad mwy y gor- 
chwyl nag y meiddiwn anturio arno. Anturiaeth deilwng o an- 
turiwr galluocach mae’n wir, dtilwng o lioll dalentau dynol ae 
augylaidd ; o’eh plitli ehwi ynte, ymdrechwn gael rhai i f«'ynhau 
tystiolaeth ddwyfol o’r (Taith lion, ac hyderwn y byddwch allu 
ocach i argylioeddi ereill, sylfaenir ein hyder am lwyddiant ar 
eicii proffès chwi o onestrwydd egwyddor, eariad at wirionedd, 
a’eli awydd i ufyddhau i I)duw ae i achub dynion. 

Proffesir mai llesliâd ereill sydd mewn golwg gan bob urdd, 
gradd ac enwad yn eu hymdreehiadau cretýddoi, a tlira y 
teimlwn bareli i, â chariad at bob ymdrech o blaid daioni yn 
gyferbyniol i gydwybodolrwydd yr ymdreehwr, etto, y mae yn 
wir rby eglur i’w guddio, mai gwaeth waetii y dirywia ein 
cenedl po fwyuf yr ymdrecbiadau a wneir o blaitl ‘Crist’nogaetli’ 
yn eu plith; a pho fwyafa enuiliir at y naill blaid ìliosocacli yw 
gelynion y blaid arail, yr hyu sydd mor andwyol ynei ddylan- 
wad hyd y cyrhaedda ag yw anfoesoldeb cyhoedéus agwarthus 
y rhai ni phrosolỳtir at y naill na’r llali, Mae ffrwythau 
anglirefyddol crefyddau ein gwlad, ar ol riiai cánrifoedd o gyf- 
leuster.au i’w profi, yn gorfodi miloedd i wawdlo a diystyru 
crefydd yn hollol ae i Iiaeru nad oes leshâd i’w gaei drwyddi ; 
ae onid casgliad naturiol, oddiwrth gi/nnyddiant y clefyd yw 
aneffeithioldeb y cyffeiriau a weinyddir? 

Caniataer mai awydd i lesoli eieh gwrandawyr a'eh cymhella 
i’r oll a wnewch erddynt, eithr pa lesliâd a allweh wneyd idd- 
ynt oni allwch en cyfarwyddo i gasl crefydd ddwyfol; na pha 
fodd y gailwch iawn gyfarwyddo ereill oddieithr eich bod yn 
mwynhau crefydd ddwyfol eieh lmnain? Mae dwyfuldeb ■ 
crefydd yn profi ur.igolrwydd crefydd; mae unigolrwydd yr 
Awdwr yn profi naili a’i unigolrwydd crefydd neu Ei gyf- 
ncwidioldeb ei Hun. Os na chauiateir yr olaf, gorfodir i gyf- 
addef nad dwyfol, oml dynol, yw yr lioll sectau a’r ff'urtìau 
crefyddol drwy’r byd ond un. Gosodiad anmhoblogaidd yw 
bwn mae yn wir, - dy wediad a ddyry ddiwedd a'r boblogrwydil 



ÜDGORS BEION. 


3 « 


y r hwn a'i dy wedo; etto, y mae yu hollol resymol ae ysgryth- 
yrol, ac yn boblogaidd yn y nef, a chan boll weision anfonedig 
Duw ar y ddaear. Pa un o’r oll yw y grefydd ddwyfol, a fyddo 
yr ymholiad pwysig, a chaffed ymchwiliad trwyadl a didwyll. 
Prawf y gwahaniaeth barnau sydd yn parhâu ar ol cymmaint 
o ymddadleu, pregethu, ysgrifenu ac esponio, gan gynnifer o 
wyr dysgedig ar y pen hwn, nad ffordd anffaeiedig yw hono i 
gaei gafael a’r grefydd ddwyfol; etto, nid yw yr anirywiaethau 
sydd yn rhanu ein cenedl yn groes bleidiau. yn gwrthbrofi unig- 
olrwydd crefydd, namyn ffeithiau galarus o aflwyddiant yn yr 
ymchwiliad am dani, ac yn ein cymhell ni i cliwilio am dani ar 
hyd rliyw ffordd arail, yr hyn a wnawn fel y canlyn:— 

Cyfaddefìr y fod crefydd ddwyfol yn hunan brofiedydd yn yr 
oesoedd mynedol, addefir hefyd fod anghyfnewidioldeb Awdwr 
a dyben crefydd yn profi anghyfnewidioldeb erefydd, yr hyn a 
orfoda i addef bod ammheuaeth crefyddwr o ddwyfoldeb ei 
grefydd yn brawf nad yw hi ddwyfol: y grefy dd na ddwg 
brawfiadau o’i dwyfoldeb nid yw ysgrythyrol, o herwydd ni 
cheir hanes ynddynt am unrhyw wir grefydci yn un oes o’r hyd 
ond yr hon y profai ei Hawdwr ei dwyfoldeb hi, i bob un o\ 
hufyddion, drwy öeithiau eglurhaol; o ganlyniad, rhesymeg 
wirioneddol yw, mai mwynhad presennol o’r cyffeiyb ffeithiau, 
drwy ufydd-dod i’r cyffelyb ammodau, a fyddant brawfiadau 
mor gadarn o ddwyfoldeh y grefydd a’u dygant yn awr a’r 
pryd hyny; canys pe gau y grefydd ni ehymmeradwyid hi gan 
yr Hwn yn unig a ddichon gyflwj'no dwyfol brawfiadau gwir 
grefydd: ei gymmeradwyaeth Ef o honi, ac uid tybiau na 
barnau doetliineb ddynol a fyddo ein safon i hrofi pa un yw y 
wir grefydd, o’r oll a broffesant fod yn gyfryw. 

Pa brofion a y'styrir yn ddigonol o ddwyfoldeh crefydd? A 
ofynir am weled gwyrth i'r dyben hyny? Y rliai hyny a 
haerant mai dyben gwyrtliiau oedd argyhoeddi anghredinwyr, 
a ddylent, er bod yn gysson â’u hunain, wneyd gwyrthiau er 
argylioeddi y byd o ddwyfoldeb eu gwalmnol seetau croesbleidiol 
ac anysgrythyrol eu hunain; canys ni chaniatawn ni mai 
gwneuthur gwyrthiau o flaeu y byd yw ffordd Duw oargy- 
hoeddi dynion ; oud, ffo'dd y diafol yw ceisio argyhoeddi drwy 
weled gwyrthiau, efe oedd y cyntaf un a ofynodd liyny gan ein 
Harglwydd ; — " Os Mab Duw ydwyt arcli ì’r garreg hon fod yn 



544 


tlDGOBN ÄEION. 


fara," ebe efe; eithr, ‘'dôs o’m liôl i Satan,” oedd atebísd em 
Hart;lwydd iddo, er mor rhesymol yr ymddanghosai ei gais i’r 
byd yn mhol) oes o liono. Nid oes Îiane3 am neb yr. gofyn am 
arwydd er profi crefydd ond y cymmeriadsu a gondemnir gan 
eu cydoeswyr o fod yn ddynion drwg; “Cenedlaeth ddrirg ;« 
godinebus, sydd yn ceisioarwydd,” ebe Crist, a chan na cheir un 
enghraifft o'i fod Ef tia neb o’i weision wedi ufyddhau i Anghi ist. 
y prif arwydd geisiwr, mor belt a gwneyd gwyrth i’w boddio; 
nid felly, ebe rliesyrneg gymhariaethol, y profir dwyfoldeb 
erefydd yn awr. Gan mai a’r Dduw yr ymddibynir am y 
prawfiadau, rhesyntol yw ceisio y prawfiadau hyny yn ol yr 
ammodau ar ba rai eu haddawir, a’r ffordd hono oedd “drwy 
ffolineb pregethu” cetiadwri, [ac nîd drwy roddi arwyddionj 
“ y gweiodd Dtiw yn dda gadw y rhai sydd yn credu” yr hyn 
a glyicmt, ac nid credu yr hyn a welent. Mae ffydd yn anheb- 
gorol er cadwedígaeth, heb ffydd anmhosibl yw rhyngu bodd 
Duw. a sicrhâ yr ysgrythyrau y fod ffydd yn dyfod drwy 
ghjwed gair Dnw, ac nid trwy wcled gwyrthiau. Propliwydir yt? 
yr ysgrythyrau y daw yr amser pan y gwna y diafol “ arwydd- 
ion a rhyfeddodau mawrion,” hyd y nod, y tỳn dân i lawr o’r 
nefoedd yngwydd dynion er profi mai gweision Duw yw ei 
weision ef, ac mai dwyfol yw eu cenadwri, yr hyn a brawf y 
gallai efefelly dwyllo y byd i gredu y gau yn wir, os gwneuthur 
gwyrthiau er arwyiditm yw y ffordd i brofi dwyfoldeb crefydd, 
Eithr y tnae mor eglur nad dyna y ffordd gywir, fel nad ym- 
helaethwn, ond cynnygiwn ffordd a ystyriwn yn hawddach, 
byrach ac eglurach o lawer, fel y canlyn: — Cyfaddefir gan hol! 
Eeibl-gredwyr, y mwynheid benditìiion na atlasai nebond Duw 
eu cyfiwyno, gan ufyddion y grefydd a addefir yn sifon o wir 
grefydd gynt, abod y bendíthion hyny yn gyfryw ag na chan- 
iataent i'w meddiannydd ammheueu bodoldeb, ag naehaniatai ei 
reswm iddo ammheu dwyfoldeb y gylyndrefn a'u rhoddodd yn 
ei feddiant; ac ni ehaniatâ rheswm nac. ysgrythyr i neh ara- 
mheu dwyfoldeb y grefyiid a ddygai iddo yntau fwynhâd cyff- 
elyb o’r cyffelyb fendithion yn pwr. 

Gan na anfoddlona neb a gredant yr ysgrythyrau,— agredant 
anghj fnewidioldeb Awdwr crefydd, yngltyd a’r ffaitli Philoso- 
phyddaidd, fod y deddfau disyfl a ly wodraethant ei holl greadig- 
aetU Ef. yn cyssylltu pob effaith wrth ei achos hanfodol, ni an- 



tJDGORN «EION. 


34A 


foddlona y rhai hyny i benderfynu y pwnc pwyeig hwn yn ol yr 
hyn a geir yn yr ysgrythyran. Beth a ddywed yr ysgrythyrau 
oedd addewidion gwir grefydd? Ni raid dyfynu o honynt, yr liyn 
a raid fod mor hysbys i chwi ag yw yr addewidion gwerthfawr a 
Jliosog ag a frithant eu tudalenau, ac ni ddysgwylir mewn 
Ilythyr mor fyr a hwn ond cyfeiriad atynt yn unig. Addawodd 
Awdwr mawr a Sefydlwr gwir grefydd y caffui ei ufyddion 
fwynhau dylanwadau ei Ysbryd Ef yn nerthol, effeitliiau yr 
hwn a fyddai eu dwyn hwy oll i “ undeb y ffydd,” i gyd weled 
â’u gilydd mewn egwyddorion, ordinhadau, dyledswyddau a 
benditbion crefydd, drwy eu bod hwy oil yn cyd-weled ag Ef y 
safon: acbosai yr Ysbryd hwn hwy i garu e.u gilydd â chariad 
dwyfol. o herwydd y cariad a fagai yn mliob un o honynt at 
wirionedd, a'r hwn a’u cymheliai oll i gyd ymdrechu â’u gilydd 
i ddwyr. ereiil i'r un Eglwys drwy wneyd yr un petha'U, ac nid 
yn groes i’w gilydd i wahanol eglwysi, drwy wneyd pethau 
gwahanol; cyd dystiai á’u hysbryd liwy eu bod yn blant i 
Dduw, drwy gyflwyno iddynt ddadguddiadau o’í ewyllys Ef — 
drwy ei ddoniau a cliyflawniad o’i addewidion i’w blant yn uriig, 
yr hyn a symmudai bob ammheuaeth o’u meddyliau o barthed 
i eu perthynas à Duw, ac o ganlyniad a symmudai drwy hyny 
bob ammbeuaetli o bart' .ed i’r gyfyndrefn yr ufyddhasent iddi. 
Amrywiol oedd y ffyrdd y dylanwadai arnynt yn ol eu tystiol- 
aethau eu hunain, eithr ei effeithiau yn mhob modd oedd eu 
íebygoli iddo Ef, yn gyfesur i rym y dyian wadau hyny ; ar rai 
prydiau eullygaid a welent olygfeydd ysplenyddo’r nefoedd a’i 
gogoniant, yr hyn ni allai llygaid anysbrydoledig eu gweied; 
portreadai ger eu gwydd betbau mynedol a dyfodol o barthed 
iddynt eu hunain,eu gilydd, teuluoedd, cennedloedd, oesau. 
a’r byd, yn hanesyddol, gwladwriaetbol, a clirefyddol, yr hyn y w 
gweledigaethau. Oni fyddai mwy nhâfl ,o’r cyffelyb yn profi i 
chwithau mai dwyfol y grefydd a’u rhoddodd? Oni orfodid y 
galon i dystio, dyma grefydd ddwyfol, tra yr enaid yn pêr lew- 
ygu yn nysglaerdeb gogoniant y fath olygfeydd? 

Gorlenwai yr Ysbryd hwn hwynt ar brydiau nes y defnyddiai 
eu tafodau i lefaru ieithoedd angylaidd, ac i draetiiu dirgeledig- 
aethau yr Arglwydd, y rhai oeddynt auwybodus iddynt hwy 
heb hyny, yr hyn yw “ llefaru â thafodau newyddion.” Yr un 
'Yíbryd a ddylanwadai ar arall i gyfteithu y Jlefariad hwnw y» 



ÎÍ6 


ÎIDGÒRN SEION. 


yr iaith dcleallus i'r gwyddfodolion, a thrwy hy ny adeiledìd 
hwy yn y fFydd — gorfoleddeDt yn y ddwyfol gymmeradwyaeth 
o honynt tiwy a’n gwasanacth drwy ymddarostyngiad eu Tad i 
gyfrinachu á hwynt felly, a clircai ynddynt benderfyniad ad- 
newyddol i ufyddhau i’r gorchy niynion a gaffcnt drwy hyny yn 
llin ar lin, ynia ychydig, ac mewn cyfarfod Eglwysig arall ych- 
waneg wed’yn, yr hyn yw “ cyfieithad tafodau.” Pa fodd y 
dichon neb a fwynhauai y ffeithiau hyn ei hunan ammheu vr 
achos o honyntî Wel, dyma brawfiadau dwyfol o ddwyfoldeb 
crefydd. Byddai hyn yn ddadguddiadau uniongyrchol oddi 
wrtli Dduw, i'w rhagrybuddio o lieryglon a’u harosent, a’r dull 
i’w gochelyd, yn gysurol dan brofedigaethau, yn llawenhau eU 
salonau, yn cynnyddu eu cariad a u goheitliion, ac yn cadarn- 
hau eu tystiolaethau blaenorol, a’r oll yn eu santeiddio yn bar- 
haus. I’an y byddent yn giaf, yr Ysbryd hwn, drwy eu hym- 
arferiad hwynt â’r moddion ordeiniedig a’u hadferni i iechyd, 
oddieithr bod y cyfryw afieicliyd i farwolaeth. I>yma oedd 
rhai o fendithion y grefydd a gyfaddefir yn ddwyfol ar saiì 
ysgrythyrol; nid yw anwybodus i ni, yr ym ais a wnaed ac a 
wneir i argyhoeddi y byd o afreidiolrwydd y bendithion hyn yn 
awr, ac mai eu dyben y pryd hyny oedd “ er sefydlu Cristion- 
'-ogaeth,” yr liyn liaeriadau a brofnsom yn anysgrythyrol ac 
afresymól, mewn traethodau a elwir yr "Hen Grefydd Newydd" 
yr “ Euyraten Ysgrythyrol,” a manau ereill, fel na raid ymhel- 
aethu yma, ond dweyd y byddai y mwynhâd o’r bendithion 
hyn yn awr i chwi eich hunain yn ffeithiau mor anwadad wy o’r 
anghen o honynt, fel na ehredech haeriadau holl ddynion byd 
eu bod yn afreidiol 

Foneddigion! Pwy yn eich plitb.a fedd gariad at wirionedd 
— at hunan les, neu a fedd awydd am lesiijhl ereill ar na 
ddymnnai â’i holl galon fwynhau y bendithicn dwyfol hyn ei 
hunan, ar nad ymbleserai yn cyfarwyddo ei wrandawwyr i 
fwynhau yr unrSyw fendithion a'r unrhyw brofion o ddwyfol- 
deb eu crefydd? Pwy a ddichon feddwl fod ffurfiau beb y syl- 
weddau hyn yn well yn awr? Na phwy a ddichon ddwys 
ystyried y pwysigrwydd o'r benditbion hyny a fwynheid gan y 
Saint cyntefig heb ocheneidio o’i galon i’r nef ei ddymuniad am 
eu cael? Argraffed Ysbryd y gwirionedd y dymuniad yna 
ar yr enaid fel na ddilër hyd nes cichael; canys tystiolaethwa 



TIDCOÎIN SBOÜ. 


-3Í7 


fwewn sobrwydd, a sicrhawn mewn gwirioncdd fòd y grefydd 
'ddwyfol hono a ddygai y bendithion rhag- gyfeirŷedig i’w 
bufyddiou gynt wedi caei ei hadferyd o’r nef i ddynion yn 
ein dyddiau ni, ac y fod eu hufyddion hi yn mwynhau y cyf- 
dawniad o’i haddewidion yn awr megys y pryd hyny, a’n bod 
n i yn gwybod hyr.y! At y grefydd hon y crefwn am gael eich 
sylw matiwi, eieh hymchwiliad treiddgar iddi, a’èii cydymffurf- 
ìad â’i holl ofyuion:; yr hyn os gwnewch, tystiolaethwn yn 
ddyfrifol yn enw a thros ei llawdwr dwyfol hi, y dyry Efe, ac 
■nid nyni, dystiolaeth i chwithau megys ag y rhoddodd i nin- 
11,'tu. drwy ddim llai na mwynhàd o’r cyffelyb ddoniau, mai 
gwir Eglwys Dduw yw yr hon eich gwahoddwn yn serchus i 
ddyfod iddi. Dyma ffordd deg — ffordd râd a chyrhaeddadwy 
i bawb i broíi dwyfuîdeb citi crefydd; tii ddywedodd neb erioed, 
tui ni ddywed neb rhesj'mol a fwynhaodd y domau byn, mai 
gweled gwyrthiau j'w y ffordd orcu i argyhoeddi y hyd o 
ddwyfoldeb cenadwri ; am hyny, dywedwn hyn wrtltyclt, nn 
ac oll, deuwch a gwelwch fod doniau a ffrwythau gwir grefydd 
yn awr tw cael yn Eglwys y Duw byw, ac nid tu allan i’w 
mhuriau. Nid yn unig deuweh a gwelwch, ond deuwch a 
chìywu'ch — deuwch a theimlwch — deuwcli a chwi eich hunain a’u 
mwynhawch fel mni byw y Duw a’u haddawodd; ac fel maibyw 
yr Hwn a esgynodd i’r uclreider, ac a roddes y rhoddion hyn 
i’w Eglwys, y mae Efe yn eu cyfranu yn awr i’v/ hlant. Pa 
wiw dadleu yn hwy — pa wiw ammlieu gosodiad ntor bendant, 
mor itawdd ei hrofi trwy Jfeitìnau, yn wir tteu yn gau. Nid 
gwiw dadiau o harthed i grefydd, canys nid dynol yw— eithr 
Duw sydd i brofi ei grefydd Ef yn wir yn tnìiob oes; ni bu yn 
ngallu dyn erioed i’w phrofi i’w gyd-ddyn, nac yn ngallu dyn na 
diafol erioed ei phrofi lti yn gau. Os ammheuwch ein tystiolaeth 
dewch a phrofwch hì drwy yr ttnig ffordd ddiehonadwy, sef, 
•drwy ei pltrofi eich lutnain yn amddifad o’r benditliion a 
addawwn, ac nid drwy haeriadau dibrawf a ehwedlau anwiredd- 
ns ein gelynion; y mae ein tystiolaeth o bwys digonol i deilyngu 
eich ymchwtliad iddi; canys, os gwir yw, genym ni y mae Unig 
Wir Eglwys Dduw, a bod ailan o ltoni yw hod yn amddifad o 
■wir grefydd, yr hyn a’ch amddifadai o fywyd tragywyddol. O’r 
<oehr arall, os gau yw, y mae yn itawdd ei phrofi iti yn gau; ac 
•eily, nid oes achos dadleu dim o barthed i’n crefydd, ac nid oeg 



348 


CDGOIÌN SEION. 


raid i neb yn y wlad aros mewn petrusder mediiwl a’i gwir a’î 
gau yw hi, o herwydd prawf ei Hawdwr hi i’w ei hufyddioc 
gwirioneddol maidwyfol yw, acni all ei hanufyddion, pe medd- 
ent ddoethineb y byd i gyd, ei phrofi yn gau. 

(I’w barhau.) 


U D (ìr 0 lì N SEION, 

NEl 

«çeren p «jaint. 


DYDD SADWRN, MEHEFIN 10, 1854. 

Hanesion Cartrefoi.. — Newyddion gorfoleddus a’n cyr-' 
haeddant yn feunyddiol am lwyddiant Teyrnas Dduw, ac 
ymddengys oddiwrth yr oll, fod y byd yn ymddeffroi yn gan- 
moladwy iawn i wrandaw y genadwri ddw'yfol a grasol a 
anfonodd Duw atynt, — lieidiant ynghyd wrth y cannoedd 
meddir i ni, nid i wawdio a diystyru fel yn yr amser ag y 
crediii camgyhuddiadau gau grefyddwyr yn ein herbyn ni a’n 
crefydd; mae y noddfäau hyny wedi diflanu ymaitli i raddau 
heiaeth o flaen yr ail feddwl inwy rhesymol, ac yn profi nad oes 
anghen dim ond, i’r ymchwiliwr am y gwir, glywed ei» 
hegwyddorion er deall mai o herwydd eu rhesymoldeb a’ui 
Hysgry thyroldeb y mae gau grefyddwyr yn eu camddarlunio a’u 
goganu gymmaint, ac nid o berwydd y teilyngant hyny. 
Clywwn yn fynych am dorfeydd o wrandawwyr siriol lle y 
mae bedyddiadau eyhoeddus, ac y mae ymgasgliad cangenau 
cymmydogaethol i gynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn ddylan- 
wadol iawn i ennili gwrandawiad ein cyfeillion o’r byd. 

Yn mhlitb yr ymdrecliiadau canmoladwy ereill a wna y 
Saint i achub eu cymmydogion, nid y lleiaf eu iieffaith yw 
Traetliodu, yr hyn a brofir trwy fod y byd yn ymlioli am 
danynt, yn diolch am danynt drwy dalu, ac yn rhyfeddu yn 
fawr pa Ie y bu y Saint er’s llawer dydd bellach, heb ddyfod 
a’u Traethodau oddiamgylch. Er cymmaint o effeithiau 
daionus a welwn ni, etto nid oes neb ond yr Ilollwybodol a ŵyr 
y lleshâd a wneir trwy ddosparthu yr argraffedig air , G.wal 



ÉtiGOIÎN 8EIOÎÎ. 


sri 

pawb a’u profodd, ddigon o ffeithiau ihv cymhell i’r ymdrech. 
a gobcithiwu na fydd un Dosparthwr cyffredinol na Chynnorth • 
wyol yn amddifad o’r amrywiaeth a’r llawnder a ystyrir yn 
alluog i’w dosparthu yn eu plith. Ni allwn gredu fod y Cang- 
énau, a buom agos â dweyd y Cynnadleddau hyny, na anfon- 
asant am nemawr neu ddira Traethodau eleni, yn deall y 
pwysigrwydd o’r peth, fel yr ymddengys i ni, neu nad oes 
ynddynt gymmaint awydd am achub dynion. Nid ymddengys 
fod cymmaint awydd chwaitli yn y Dosparthwyr a’r Pregeth • 
wyr hyny a gerddant drwy y wlad a’u dwylaw yn weigion, yn 
nghauol pobl a orweddant yn y tywyllweh ag oedd genyrn ni a 
llawer o frodyr ffyddlou ereill, a fuom am flynyddau, ac a 
ddymunem fod etto, a thraethodau o dỳ i dŷ ar hyd yr heolydd 
lle y teithieru, o Gaergybi i Gaerdyf, fwy nag unwaith nadwy- 
waith ; ac hyd heddyw cawn bleser yn meddwl am yr ym- 
drechiadau— yn elywed Uawer yn dwcyd mai dyna ddechreuad 
eu troedigaeth, a mawr lawenhawn yn y gobaitli o gael gyda 
hwynt, a phawba wnaethant yr hyn a allasent, ein gwobrwyo 
o’r herwydd yn Nheyrnas Dduw. 


Gogleud. — Ysgrifena yr Henuriaid J. Parry eu bod hwy yn 
cael Cymmanfaoedd blasus a lleisiol — bod yr Henuriad R. 
Parry ac R. Evans yn ddiwyd yn pregethu i dorfeydd lliosog 
bob dydd braidd drwy Sir Fflint a Sir Ddinbych, a bod 
gobeithion yr ufyddha llawer i’w conadwri cyn hir. Dywed 
mai yn awr y mac y Gogledd oer adiweddar yn dechreu add- 
fedu i’r cynheuaf mawr — chwedlau anwireddus wedi cael eu 
gwrthbroíì yn amlwg, a’r Saint yn ddiwyd yn dosbarthu 
Traethodau yn nliai eu cymmydogion. Ni oes a luddia» 
fendithion y nef i goroni y fatli ffyddlondeb à ìlwyddiant : yr 
Hwn a bia y gwaith a’u nertho i wneyd mwy-fwy o hono, yw 
ein gweddi barhaus. 

Gwirfoddiaid . — Drwy lythyr dyddorol a diweddar oddi 
wrth yr Henuriad II. Parry a I. Eees, deallir eu bod hw'y yn 
llafurio yn ddiwyd ac yn dderbyniol yn Llanidloes, Tref New ■ 
ydd, a’r cylchoedd, yn cael gwrandawiad boneddigaidd, a’r wlad 
yn awyddus am draethodau ac yn addfed i’r efengyl. Aeth. 
dau Frawd arall o Sir Fynwy yno ar eu hôl yn ddiweddar. 

Sia Fon,— A eth yr Henuriad 0. Thomas, a T. Bates o Tra- 



tlDGORN SBIO'r». 


*59 

iie»ar, i lafurio yn yr ynys hyfryd hon ; mawr liryddiaitt s 
gaffont i achub railoedd o’i thrigolion. 

Dtffryn Conwt. — Cynnaliwyd y Gymmanfa hon, Mai Î8. 
yn Eglwys Fach; — Cang. 5, Hend. 18, Off. 10, Ath. 4, Dia. 4, 
Bed. 4, Cyfan 98. Cariodd pregethau hyawdl yr Uenuriad 
rhag enwedig ddylanwad daionus ar dorfeydd Uiosog o wrau- 
dawwyr, ac ar V Saint. 

Piîif Ddospartiiwr Ctnnadi.eih), — a ddylai fantoli ei gyf- 
rifon gyda ei is-ddosparthwyr ar y dydd olaf o Fawrth, 
Mehefìn, Medi, a Iìhagfyr, ac 'j’n ddioed anfon iddynt 
ddangoseg o swm eu dyledion i’r Gynnadledd. 

Etholed pob Cynnadledd ddau Arolygwyr i edrych droi 
gyfrifon y Prif Ddosparthwr ar yr un pryd ag y mantolwn 
ni ein cyfrifon â hwynt. Gwneled yr Arolygwyr ddangoseg 
. o’r arian a’r llyfrau ar law y Dosparthwr, yn ol y pris a 
. ofynir gan y swyddfa hon, ynghyd ag o’r dyledion a fyddaní 
ddyledus y pryd hyny oddiwrth yr is-ddosparthwyr. 

Cadwed yr Arolygwyr eu danghoseg hyd oni welont swm y 
ddyled a ofynir oddiar eu Cynnadledd, yn gyhoeddedig yn y 
Star a’r Udgorn canlynol i hyny. Os cydunant, da; os na 
wnant, ymehwiliedLlj'wydd y Gynnadledd i’r achos o’r gwahan- 
iaelli: nad pa foild y bydd, rhodded yr Arolygwyr eu dangoseg i 
Lywydd y Gynnadledd, ac ymchwiliant gyda eu gilydd a 
gyduna y taliadan yn Hyfr y Dosparthwr a’r derbyniadau a 
gyhoeddwyd; os na cheir gwall yno, eymliarer cyfrif- y Dos- 
parthwr â’r cyfrif a anfonir gyda y Ilyfrau oddiyma, ac os methir 
gweled gwall yno, ysgrifener i’r Swydiìfa lle y perthyn. 
Eithr os cyferbyna y cyftifon, ac etto dim digon o arian, 
llyfrau, a dyledion yn ll»w y Dosparthwr i ateh hyny, y mae 
efe yn ddiffygiol, a dylai y Llywydd amddiffj-n y Gynnad- 
iedd rliag goddef eam oddiwrtho, drwy ofal prydlon. Os cyfadd- 
efa y dospartliwr fod arian mewn Uaw ar y pryd, dylai eu lianfon 
i’r Brif Sw'j'ddfa yn ddioed, yr hj’n os gwna, gwelir cydna- 
byddiaeth o hnnynt j-n yr Unc op.n a’r Star ganlynol i’r rhifyn 
a gynnwys y dj’ledion chwarterol. 

Os, wedi pob ymdrech ddyladwy, y bydd gweddill o Udgorh 
neu Stars yn sefyll ar Irw ar ol diweddu cyfrol, doeth fyddai i’r 
Gynnadledd eu rhwymo erbj’n y dêl gwerihiad, drwy liosogiad- 
. aelodau. 



rDGORN SEÎON. 


3Ò1 


T)oeth a fyddai i bob Prif Dosparthirr gadw amrywiaeth, a 
3igon o lyfrau yr Eglwys a Thraethodau ar law, fel y gnll 
ddiwallu pob galwad. A’r Llywydd a wêl rai o’r Gu-irfoddẃid 
lîy ddlon yn Uafurio yn ei Gynnadledd, mewn anghen, ae a’i 
diwailo â thraetliodau, anfoned yma gyfrif o y rhai a roddo, ac 
ymdrechir ei ryddhau o’r ddyled am danynt, os bydd ei Gyu- 
oadledd yn analluog i hyn)’. 

Dosparthwyr Cangenac Gosoder dau Arolygwyr y* 

mhob cungen i edrych dros gyfrifon y Dosparthwr mcwn cys- 
«ylltiad ar Prif Dosparthwr, ar y dyddiau a rag nodwydj eyf- r 
rifer y ilyfrau ar law er pan yr Arolygwyd o’r blacn, eithr na 
•chyfrifer y rhai oedd cyn hyny, ac ystyrier hwy yn ol prisiau y 
Prif Ddosparthwr. Cadwant y ddanghoseg hono hyd oni wel- 
-ant ddyled y Gangen i’r Prif Ddosparthwr, os cydunant, da; ne 
os na wnaut, erfynier ar Lywydd y Gangen eu cynnorthwyo i 
ymchwilio am y gwall gyda -y Frif Ddosparthwr ar Llywydd., 
yn y modd y cyfarwyddwyd hwythau uchod, i ymholi a’r Brif 
Swyddfa. Os y Prif Ddosparthwr ni chydnabydda ddcrbyniad 
unrhyw daliad o’r Gangon, ymholetì y Llywydd ag ef, ac yn 
mhellach â Llywydd y Gyunadledd ôni foddlonir. Dylai fod 
digon o amrywiaeth ar law yn mhob Cangen er diwallu pob 
galw’ad, a gofaled pob Llywydd fod digon ar law rliwng arian a 
llyfrau i fantoli gofyniad y Prif Ddosparthwr ar ddiwedd pob 
chwarter. Ystyrir Dosparthwr pob Cangen yn atehol i’r 
Gangen am bob llyfrau a werthant, os rhoddant goel byddant 
atebol eu hunain, oddieithr hod amgylchiad neillduol yn cyf- 
iawnhau y Llywydd i orchymyn eithriad i’r rheol hon. Gweled 
íod yr arian ar law yn cael eu trosghryddo yn brydlon i’r Prif 
Ddosparthwr. 

Cynghorwn y Llywydd i weled hod gofal teilwng dros y 
ilyfrau ar law. perthynol i'r Gangen, »c o» na «liir gwertliu y.r 
oll, rhwymer y cyfrolau fel y galler, er lleshâd y Gangen. 


EFFEITIIIAU TYBACO. 

[Farbad o riurí. 329 ] 

Mae trwyth tybaco, wedì ei gymhwyso yn allanol at y cylla, yn 
achosi ilewyg, pendro, cyfogiad, a chwys oer. Gwyddir i’r 



TOGOEN SEtOH. 


S52 

trwyth, pan eu rhwbid ar friwiau, archoilion, tân iddwf a 
rhanau a effeithid gan glafr, beri cyfogiad, llewygon, a dir- 
gryniadau. 

Dr. Eberle, yn ei Draethodau a’r Physygwriaeth a ddywed 
“ Wrth arfer taíliad tybaco, y mae o’r pwys mwyaf i fyned yn 
.mlaen gyda gofal raawr. Os bydd y swm a daflir yn rhy fawr, 
áchosir yr argoelion mwyaf brawychus, megys cyfogiad, chwys 
oer, ymollyngiad cyffredinol, llewyg, ac hyd y uod angau. Ad- 
waenwn goegfeddyg, yr hwn raewn llai nag ugain mynud, a 
ddistrywiodd fywyd bachgen bach anwylaidd, — mab i ŵr bon- 
eddig yn Lancaster, teulu yr hwn a wasanaethwn tra yn y lle 
hwnw — trwy dafliad anghymmedrol o sudd tybaco. 

Dywedwyd wrthym gan rai a ymwelodd ag Ynysoedd Sand- 
wich, yr arferir tybaco mor gyffredin yno fel y dysgir planti’ 
fygu cyn eu bod yn gallu cerdded; ac y dygantyr arferiad mor 
bell fel y ewympant i lawr yn ddideimlad a marw yn fyrbwyll. 

Dywed Mr. Barrow, ymdeithydd yn Africa, “ Cymhwysodd 
Hottentod ychydig o sudd tybaco o ben byr ei bibell bren, at 
«afn neidr pan yu saetliu ei tliafod allan. Yr oedd yr effaith 
mor gyflym ageíddo ergyd wefraidd. Gydag ychydig symudíad 
dirgrynoi, haner ddadnyddodd y neidr ei liun, ac ni symudo'IJ 
byth mwy ; a’i holl cwynau oeddynt mor grybaehlyd, y teimlid 
yr ymlusgiad mor galed a fferllyd, fel pe wedi ei sychu 
jmgwres poeth yr haul.” 

Ymddengys fod yr Indiaid, yn rhai parthau o’r America, yn 
adnabyddtis o effeithiau gwenwinig tybaco. Yr oeddynt yu 
arfer t’ròchi blaen eu saetliau mewn olew a gaid o ddail tybaco, 
y rhai wedi eu myned i’r cnlwd a achosent glafycliiad, a 
lfowygoti, ac hyd y nod ddirgryniad a marwolaeth. 

Gwnaeth Dr. Massey, yn mlilith ereill, y profion’ canlynol. 
Mao dan ddyferyn o sudd tj'batío, wedi ei ddodi ar y tafod, yn 
ddigon i ddistry wio bywvd catliod a ddygwyd i fyny megys yn 
nghanol mŵg tybaco, mewn tri neu bedwar myned. Tri 
dyferyn, wedi ei rwbio ar dafbd ; cath wedi tyfu i’w llawn 
faintioli, ah lladdodd mewn tri mynud. Lladdodd un dyferyn 
gath, wedi haner tyfu, niewn pum mynud. Dau ddyẁryn ar 
dafud gwiwair goch a’i dinj’striodd rnewn un mynud. Twll 
Bacii; a wnaed gyda nydwydd meddyg, yn wlych gan sudd 
tÿbaco,- a barodd farwolaetli mewn chwe mynud. Yr wyf yn 



OEGORH SEIOH. 


353 

gwybod í drwyth a wnacd o ugain neu ddeg ar hugain gronyn 
o dybaeo, a’i yfcd i niewn i’r corff dynol i’r dyben o esmwytho 
gwlwm gwtlii, beri dinystrio bywyd lawer gwaith. 

Prawfiadau ereulawn a wnaed ar lygod trwy leoli cyfran 
feehan o sudd tybaco ar nydwydd lliain main, a’i treiddio i 
drwyn yr anifail; canfyddir i hyn y ddwyn marwolaeth uuion- 
gyrchol braidd. 

Dyru Dr. Clay. Manchestsr, Lloegr, a ganlyn, “ Blinid 
bachgen bach, wyth mlwycîd ei oedran, yn ddwys a pharhaus 
gan tinea cnpilis neu ben berwlosg, tra gwrtlmysig. Cymhwya- 
odd ei dad sudd a wasgid o tybaco dros ei ben. a gafwyd trwy 
wlych dail sychion tybaco, a’u dodi rhwng dau lafn o haiarn 
a’u gwasgu hwynt, trwy yr hyn foddion y tynir y sudd allan. 
Cymhwyswyd y gwiybyr oddeutu pum myned cyn dau o’r 
glocb y prydnhawn-, cwynodd y plentyn yn ddi oedi braidd o 
bensyfrdandod, a cholli golwg, fel y bu i’r tad ganwenusylwi 
fod y bachgen yn teddw; daeth yn fuan wed; hyu yn glaf, cyf- 
egodd yn fynych, ac mtwn maintioli mawr; yr oedd arnq 
hefyd awydd i waghau ei goluddion, yr hyn beth nis gallai ei 
gyfiawni ; crynai ei aelodau, troes ei wyneb yn welw, a gordö- 
wyd ef â chwys oer; cynnorthwyodd ei fam ef i’r gwely, i’r hwn 
nid eynt yr aeth nag y cafodd ollyngiad anwirfodd o’i goludd- 
ion; ymddangosai ei wynebpryd yn soddedig yn awr, yr oedd 
ei aelodau yn ddi gyffro, oddigerth pan yn awr ac eilwaith eu 
tynid at ei fogail yn ddirgrynol; achwynodd o sycîied tost, a 
phoen yn ei goluddion; yr oedd ei lioll gorph yn wlithog gan 
cliwys oer, ac am haner awr wedi pump trengodd, dim ond 
tair awr a haner wedi cymhwysiad o’r sudd tybaco. Wedí 
agor y corff ni chanfyddid unrliyw newidiad cyfansoddol.” 

Achoswyd clafychiad llym a marwolaeth yn tynycli, trwy 
gymhwysiad allanol tybaco at aficcliyd y crocn. Gatlwn 
ddifyau w weithydd meddygol, niferocdd o hrofion o’r fath hyn, 
l’w barhau.) 


ARWYDDION YR AMSERAÜ, &c. 

iPai harl o dutl. 321.] 

Widi y brâs olwg rhagarweiniol yna, cawn bellach fanylu, ÿ» 
y incdd a ganlyn: — eef, 



SÓ4 


ODÖORN 8EIOÎT. 


Y DadguddioM Dut y daw amseroedd adferiad pob peíh. 

Y bod anghyfiawnder, sydd yn y byd, yn galw am adferiae 
pob petli. 

Ac y ceir Arwyddion amlwg y bwriada Duw gyfiawni ei air, 
tnewn byr amser, trwy ddwyn oddiamgylcli amseroedd adferiad- 
pob peth. 

Dudguddiodd Duw y daw ainseroedd adferiad pob peth, yn yr 
sddewid o Hàd y wraig i sigo siol y surph; yn yr addewid o 
greu pob peth o newyddj yn y propliwydoiiaethau na ddysg 
dynior. ryfel mwyach; y daw y blaidd i drigo gyda yr oen; 
y llew, yr anifail bras, a’r ych i bori ynghyd, a'u llydnod i 
gydorwedd; y bydd gwybodaeth o’r Arglwydd yn llenwi y 
ddaear, o herwydd y ty wallt Ef ei Ysbryd ar bob cnawd ; ac y 
eailT y rhai addfwyn etifeddu y ddaear. Dadguddiodd yr 
Arglwydd hyn hefyd, yn ngweinidogaeth Crist; yn ei farwol- 
aeth, yn ei fynediad i bregethu i’r ysbrydion yn ngharchar; yn 
ei adgyfodiad, ac yn ei esgyniad i’r uchelder a’i eisteddiad ar 
ddeheulaw y Mawredd, yn y goruwchleoedd, gan roddi yn hyny 
ernes i ddyn o adgyfodiad i fywyd ac anllygredigaeth, i 
deyrnasu gyda Crist fil o flynyddoedd, yti unol ag addewidion 
y Goruchaf, y rhai a Iafarodd Efe trwy enau ei holl santaidd 
brophwydi erioed, trwy ragfynegi am yr amseroedd i orphwy», 
ac yr anfono Ef Iesu Grist, yr ail waith. 

Cyfiawn a sanctaidd yw yr Arglwydd; a’i drugaredd, llawn 
eariad, amynedd, tosturi, a daioni anfeidrol, sydd yn anfeidrol 
gyfiawn, trwy haeddiant y cyfiawn a aeth i le yranghyfiawn; 
ac y mae yr aughyfiawnder, y gormes, a’r gorthrwm treisiol 
»ydd ynghalonau dynion, ac yn tori allan trwy eu hyinddygiad- 
an tuag at cu gilydd, yn galw am i’r Arglwydd cyfiawn egluro 
oi gyfinwnder. yn adferiad pob peth i’w gyflwr cyntefig. 

Pa le byn.ig y troer ein llygaid, angbyfiawnder a welir, yn 
waetli ac yn erchyllach ei olygon na’r Ihjdra Sàthbeu, yn ein 
eolynu boh ffordd y safom neu yr elom. 

Y creaduriaid afresymol ydynt lawn cynddaredd, y naill at 
y lla.ll; anniddigrwydd sydd yn anurddo îegwch y lluoedd 
plyfog: nid oes cydfod yn mysg yr anifeiliaid; pe ond ci a 
chath ur yr un aelwyd. yslcifia y naill yr asgwrn a rodder i'w 
grafu i’r llali; y pysg a drafiyncant eu gilydd, a’r bwysfilod a 
ysglyfacthant eu rliywogaeth yn rlieibus; brwydro a lladd sydd 



CDGOHS SElOir. 


36 & 

yn j'ígogi holl rym eu cedyrn ewynau, holl egní ei blaenfeinion 
ewinedd, ac holl nerthoedd eu liawchlymìon ddannedd, hyd ne* 
y w y môr yn ddienyddle arswydus, yr anialwch yn Uofruddio 
ereulawu, a'r holl ddaear mcgys yn un gigyddfa gelaineddog, e 
begwn i begwn byd. 

Dynion hefyd a ymgrafangant mewn anghyfiawnder. Gon- 
estrwydd sy reddf gynhenid mewn dyn, se amlygir hyny gan 
blant, pan yn cliwarae a’u gilydd; gwrandawer, a cheir eu 
clywed yn dywedyd eu bod yn hoffi un, ac yn eiddigeddus at 
un arall, heb ofalu am yr ennill na'r golled yn lierwydd adrodd 
eumeddyliau; or.d, wedi tyfu i oedrau gwŷr, collir y gonest- 
rwydd hwnw i raddau, trwy ollwng y tafod i fynegi petliau yn 
groes i’r gydwyhod, gan wasgu y gwan, y tlawd, a’r gwasaidd, 
gj’da y dyben o wenieithio i’r cryf, y eyfoetliog, a meistrolgar. 
Lliwiodd un lun boneddiges: a chan yr haerai hi a’i chyfeillion 
nad oedd y lluu yn debyg iddi, gofynodd y Uuniedydd i’r 
foneddiges ddyfod tranoeth, a’i haröed-gi gyda hi: pan dùaeth- 
ant, aeth y ci a Uyfodd y darlun trosto, a phawb yn rhyfeddu 
ua allent hwy weled rhyw debygoliaeth, tra y ci bach yn galltt- 
gweìed cymmaint hyd nes yn llyfu llun ei feistres. Erbyn 
edrycli, yr oedd y lluniedydd wedi iro y darlun gyda bloneg, a 
ltyfu y saim yr oedJ y ci! Ceir rhai meibion a merched yn ein 
byd, yn llawer tebycacli eu hymddygiadau i gyíhreuliaid, nag i 
ddynion geirwir, teg, a mawrfrydig; er liyny, gan yr îrwyd 
hwynt gydag aur, enw mawr, a swydd ucliel metvn gwlad neu 
gymdeithas neillduol.-canfyddir poblacli yn eu llyfu a gweniaith 
tafodog a gwael, fel pe byddent angylion o’r nef ! Yn y modd 
ynm, gwna anghyfiawnder i’r naill ymddangos yn warthuí 
mewn ymddarostyngiad, ac i’r llall ymddangos yn wrtliun 
mewn coeg ddyrchafiad, tra y call a’r synwyrol yn ffieiddio f 
ddau, gyda dirmyg a thosturi. 

(I' w barhuu.) 


PF. BYDDWN YN LLAIS. 

Pe byddwn yn llais , — cysitrol lais, 
Ehedwn ar edyn hoen, 

I drigle galar a gwarth yr awn, 

I adrodd y gwir yn deg a llawn, 
At aehub dyn o boeu: 



'ODOOHN SEIO». 


Ëhedwn, ehedwn dros gaddug raawr, 

Disjtynwn fel goleu yr luiul i lawr, 

Ynglianol ihai sydd yn ymbruddhau, 

Y dysgwn liwy oll i iawenhau. 

Pe byddwn yn llais, -yalluog lais, 

Ehedwn ar gorwynt cryf, 

Os gwelwn yn unlle ddyn yn sarn 
C drais a rhyfel a clialed farn, 

Dadwreiddiwn ddrwg yn hyf : — • 

Bhedwn, ehedwn fel twrf a llam 

Y daran fawr froch, a’i mellten yh íîlam, 
Rhwystrwn y llid, attaliwn y lladd, 

A chariad a ddysgwn i bob gradd. 

Pe byddwm yn üais , — rlicsymol lais, 

Ehedwn dros fôr a thir, 
t hol! gapeli y byd cawn droi, 

Gwag dyb ac erlid ereill wnai ífoí, 

Ceid chwarac teg i’r gwir : 

Ehedwn, ehedwn fel angel IJuw. 

Dangoswn y ffordd i santeiddiol fyw, 
Gwybodaeth lawn a thystiolaeth bur, 

A roddwn yn lle gwael ofn a cliur. 

Pe byddwn yil llais, — aufarwol\a.\s, 

Symudwn yr iau sy drom, 
f)s gwaeddid am ryddid teulu ’r ffydd, 

Heb ddyfod at Grist i fod yn rhydd, 

Gwnawn sibrwd maint y siom: — 

Ehcdwn. ehcdwn a’r edyn cîiwa. 

Ceryddwn y drwg, canir.olwn y da, 

Llesoli pawb afyddai fy nghais 

Pe byddwn yn llais,— anfarwol lais. R. Doc 


Drrbtn i M'Aij am LrrEAt; o Meh. I hvd 6.— Brycheíniog, 
«2-1 Oa Oc ; Sir Ddinbych, £1. Cangenau Dwyr. Morganwg — 
Georgetown, 5s llc; Cefn, 14sl0c; Cwmbacli, 7s. 

Cymmanfa Brycheiniog a gynnelir ar yr ’2il o Orphenaf, 
a Chymmanfa Mynwy ar y Ofed yn lle ar yr 2il. 


CYNSWYSIiD. 


Anndrchlad, <Sft 

,<6olyizydí1»'deih — Huuesion Carirefcl— Piif Drìosbarthwyr Cyi 

Doapnrthwyr Cangenait 

KITcitbiau 'i'ybaco 

Arwyddion yi Amserati, &C... 

î*e liyddwn yu Llais 


341 

madledd — 

34» 

351 

353 

355 


MERTHYR -TYDFIL: 

A X • R * I K »V T # A CHY HOBUDWTD OAN ». JoNBS, 14, C4STIB STRSIT. 



UDGORN SEION, 

NEl' 

#fmi m c#atnL 


Rhif. 23.] MEHEFIN 17, 1854. [Cyf. YII. 


ANNEECHIAD 

AT OFFEIRIAID, FaRCHEDIGION, PREGETHWYR, A HOLL ATH- 
RAWON CREFYDD YN NGUYMRD. 

[Parbad o dmi. 348.] 

Nid rhesymol a fyddai troi clust fyddar at y dystiolaeth hon, 
gan ddweyd mai haerllugrwydd a rhyfyg ytv ; rhyfygu a wnel- 
em pe na thystiolaethem, yn sobr, yn eglur, ac yn bendant am 
yr hyn a wyddom, .yr liyn a fwynhawn; rliyfyg a fyddai i ni 
beìdio tystiolaethu yr hyn a orehymyna Duw i ni wneyd, a 
rhyfygu a wnelem pe yr elem allan yn enw yr Arglwydd, i 
ddysgu pobl i grefydda cyn i ni wybod ei fod Ef wedi ein danfon, 
yr hyn, tcedi ei wylod a fyddai yn rhyfyg i beidio a’i ddweyd. 
Felly, y mae y rhyfyg tybiedig, yn yr iawn ystyriaeth o liono, 
yn rheswm annogaethol i’n credu, o herwydd mai gwybodaetho’r 
ifaith ag y tystiwn am dani a ddyry i ni y fath anymddibyn- 
iaetli, — y sicrwydd a feddwn o’n dwyfol ddanfoniad a’n cym- 
liella i addaw y bendithion hyn, a’r mwynhâd o honynt a 
wnelai i chwithau dystiolaethu yn llawn mor bendant ag y 
gwnawn ninnau: wrth yr ammheuwr, os ceir un, dywedwn, 
"Tyred, a gwel.” 

Nid rhesymol yw diystyru y dystiolaeth hon, gan ddweyd 
mai cael ein twyllo i gredu y pethau hyn yr ydym; o herwydd, 
nid ar gredimaeth y seilir ein ty3tiolaeth, ond ar wybodaeth, yr 
hyn a wnaed i ni wybod drwy ffeithiau hunan-eglur, nerthol, a 
23 [pris \g. 



358 \ 


UDGORN SBTOS. 


sylweddol, ac nid trwy fympwy na phenboethni. Nid oddiwrtfi' 
ddynion na’r diafol y deilliasant, o herwydd y mae y naill a'r 
llall yn elyniaethus iddynt, ac yn gwadu yr anghen a’r defny dd- 
ioldeb o honynt. Mai bendithion o’r nef ydynt a brofìr drwy 
eu bod yn deilliaw ar ol, ac nid cyn, nae heb, ond drwy ein 
liufydd dod i orchymynion y nef; ni fwynhasom ni erioed mo 
honynt, na dim yn debyg, hyd nes wedi i ni ufyddhau i orchym- 
ynion v gyfyndrefn ag y galwn eich sylw ati. Mae y flfaith y 
collir y bendithion hyn pan y troseddir ei gorchymynion hi, 
hefyd yn profì mai mewn cyssylitiad â hi y mwynbeir hwynt. 
Mae natur a dyben y bendithion yn profì eu dwyfoldeb, ac o 
ganlyniad, os ein twyllo a gawn, y nefoedd a’n twylla, a goreu 
po fwyaf o’r fath dwyll, hyd nes ein twyllir i fwynhau y cyf- 
lawnder o’i bendithion a’i gogoniant. Etto, mae y bendithion hyn 
yn deilliaw i ni drwy ufydd-dod i’r grefydd a ddarlunir yn yr 
ysgrythyrau, ac y maent mor debyg i’r bendithion a fwynhauai 
y Saintcyntefig yn ol yr hanesysgrythyrol. fel nad ailwn fod yn 
cael ein twyllo lieb eu bod hwythau wedi cael eu twyllo, ac yn 
ein twyllo ninnau i’r unrhyw dwyll. Hefÿd, y maent hwy yn 
proffesu eu bod wedi rhagweled yr anfonid cenadwri fel yr lion 
a draethrrn ni. — wedi gweled cu hufyddion yn mwynhau y ben- 
ditliion a fwynheir genyui ni, ac wedi eu gweled, drwy yr hyn 
a broffesai fod yn Ysbryd y JBrophwydoliaeth. yn cael eu diys- 
tyru, eu camddarlunio, a’u cenadwri yn cacl ei hamharchu am 
dwyll, a hwythau yn cael eu difenwi â’r enwau drwg a elwir 
arnom ni, a hyny gan y rhai a hroffesant fwyaf o barch ; 
grefydd, a’r rliai a ddylentfod yn flaenuf a’r mwyaf awyddus i 
dderbyn y genadwri a nnfonid; gwelsant hyn ol), a ìlawer mwy 
manwl y gwelsant, drwy yr Ysbryd a feddent, yr hyn bethau 
agy tystiwn ni am eu cyflawniad yn awr; ac felly, rhaid maiâ’r 
cyffelyb dwyll ein twyllwyd ni a hwythau. a’n bod mewn dos- 
partli a j'styrir yn bobl eirwir a didwyll : diolchwn ani y fath 
dwyllwyr yn gwmniaeth, a tìiwylledd i’n cysuro, ac hyderwn y 
cawn fwynliâd tragywyddol o’r cyflawnder o’r fatli dwylledd 
gyda hwynt, l!e na bydd neb yn tynnu yn groes. Gan mai 
credu y gau yn wir yw twyll; nid allwn ni fod yn cael ein 
twyllo, o herwydd nid crcdti yr hyn a ddywedwn yr ydym, ond 
ei wybod, ei weled, ei glywed, a’i deimlo drwy gyfrwng ein lioll 
synwyrau, nes arddelwi ý ffaith ar eiu henaid tu liwnt i’r 



ÎJDGORN SEION. 


3r>9 


posíblrwydd o gamsyniad; ac felly, yn lle cael ein twyllo, os 
nad gwir ein tystiolaeth, rhaid mai twyllwyr ydym, — twyllwyr 
o’r fath waetliaf. 

Etto, os twyliwyr ydym, y twyllwyr ffolaf o bob twyllwyr 
ydym, o herwydd y gosodwn ein gwrandawwyr ar y ífordd i’n 
profi felly, rlioddwn y giorian yn eu dwylaw i’n pwyso, ac yr 
ydym ynddi o hyd, ac er’s blynyddau, ac os cafwyd ni yn brin 
o bwysau y gwirionedd, yr ydym ni yn anwybodus o liyny hyd 
yn hyn. Nid allwn fod yn dwyllwyr heb fod yu gwybod hyny 
ein hunain; a phe byddem yu gwybod hynj’, a roddem ni add- 
ewidion i’n hufyddion na ddichon arall ond Duw eu cyflawni; 
a’r rhai hyny yn gyfryw na ellir bod yn amddifad o honynt 
heb wybod hyny, ac oni rag- welsein y profasai yr amddifadrwydd 
o honynt mai gau oedd yr addewid, ac o ganlyniad, mai twyllwr 
a’u rhoddes? Ouid canlyniad anocheladwy yw hwn, ag oni or- 
foda ein rheswm ninnau i ragweled mai feîly y byddai; ac a ni 
yn rliag- weled hyny a addawsem ni y caffai cin hufyddion y cyf- 
ry w fendithion ? Ni chredwn y cafwydengliraifito’rfatli ffolineb 
mewn un twyllwr erioed oddieithr ei fod yn wallgof amlwg; ac 
felly, os twyllwyr ydym, yr ydym yn dwyllwyr gw'yrthiol. o 
herwydd ein bod yn anghydmarol yn oesau y byd. Os twyllwyr 
ydym ag sydd wedi bod uwchben torfeydd lliosog o bobl ddoeth- 
ion “ yr oes oleu hon,” o gẁr bwy gilydd i’r wlad, yn addaw 
iddynt ddoniau yr Ysbryd Glân, a miloedd yn ufyddhau ac yn 
aros gyda ni wedi byny, yn colli eu henwau da, eu bj'wiolaeth- 
au, weithiau, yn dyoddef pob math o ŵg, gwawd, dirmyg a 
difenwad, pan y maent wedi bod, y naill neu y llall, yn dal pob 
swyddau, yn troi yn tuhob cylchoedd, yn mhob erefydd arall ag 
sydd yn y wlad, ac etto, yn parhau i ddyoddef yr ol!. cr mwyn 
twyll gwybodus iddynt, tra y mae eich diwydrwydd chwi yn 
eich ymgeisiadau i’w troi yn ol, yn dangos mai er eich gwaeth- 
af yr arosant, a ninnau yn parliau o hyd i’w lierrio, un ac oll, i 
egluro y twyll i ni, ac yn rnethu cael ond ffeithiau i brofi yn- 
ddynt, eu bod yn cael eu boddloni, mai gwirionedd aaddawsom 
o herwydd y fod Duw wedi cyfîawni ein haddewid drwy gyf. 
jwyno iddynt liwythau yr hyn a addawsom. O, na, nid tebyg 
j iaith twyllwr yw yr hyn a ddywedwn, tebycach i dwyll a fuasai 
myned oddiamgyloh i berswadio dynion, nad yw y bendithion 
hyn i’w cael, ac “ nad oes eu heisieu;” tebycach a fuasem o 



360 


EDGOEN SEION. 


guddio twyll wrth ddweyd nad oes tystiolaetli o ddwyfol 
gymmeradwyaeth, na sicrwydd o wir grefydd i’w chael, mai 
ofer chwilio am dani; hawddach y gallasid twyllo drwy 
addysgu egwyddorion mwy poblogaidd a pheidio a rhoddi i’r 
bobl addewid o brawf hyd nes y byddont yn afon angeu; canys, 
ni byddai o les i ni roddi yr addewid, oddieithr iddynt gael y 
cyflawniad o lioni, ond yn unig lles iddynt hwy ddeall y twyll, 
os twyll yw. Heblaw hyny, dibyna ar y rhai a haerant mai 
twyllwyr ydym, i brofi, oddiwrth ein gweithredoedd, y fod ein 
cyd-wybodau wedi eu serio i’r eithafion ag a fyddai yn ofynol 
er haeru y fatli afresymoldeb, ac nad oes ynom ofn Duw na 
pharch i ddyn, na gofal am ein heneidiau ein hunain, yr hyn 
sydd orchwyl mor anmhosibl iddynt wneyd ag yw gwrthbrofi 
dwyfoldeb ein crefydd. 

Etto, os twyllwyr ydym, rliaid fod genym rliyw ddybenion 
gau y rliai a gelwn o tan y ííug; — Beth ydynt? Pwy a’u ham- 
lyga? A’i elwa? Ni feiddir meddwl ein bod an: elwa tra y 
pregethwn yn rhâd heb ofyn dim, ond a ewyllysir roi, yr liyn n» 
fyddai ond rhy ychydig i’w ceisio oddiwrth rai a dwyllwyd 
genym! Dywedir mai tlodion y wlad yn unig a’n credant, nid 
allant hwy gyfoethogi mo honom iawer; ac os eu twyllo agánt, 
paham y tystia nid yn nnig ein pregethwyr. ond yr aelodau, 
gwryw a benyw, hen ac ieuanc, cyfoethog a thlawd yr un petli, 
a pliaham y tystia y rliai mwyaf duwiolfrydig yn gadarnach 
na’r rhai mwy fíaeledig, na phaham y cyfranant eu harian i 
dystio eu cydwybodolrwydd yn y peth? 

Nid poblogrwydd a ehlôd a ddichon fod mewn golwg, onide 
argyhoeddasid ni er’s blynyddau, drwy ŵg a gwawd y byd, cin 
bod wedi camsynied y fíordd i boblogrwydd yn hollol, ac ni 
fuasem mor ffol a dilyn yn nilaen, ac ni cldybuwyd am un 
erioed a ennillodd glod y byd wrth ddweyd a ddywedwn, ac 
wrth wneyd a wnawn, a rliyfedd os ystyrir ni oll yn rhy ffol i 
ragweled mai anmlioblogaidd a fuasern ninnau wrth bregetliu 
yr hyn a ystyrid yn annfíioblogaidd yu mhob oes a gwlad! (J, 
na, nid haeru twyll, ac nid twyìlwyr ydym, ond y wybodaeth a 
feddwn o ddwyfoldeb ein crefydd a achosa i ni, 'ie, a'n yarfoda j 
dystiolaetliu, anghenr/taid aosodwyd arnom, a gwae ni oni wnawn 
hyn ; cariad atoch, ac awydd i chwi a’ch gwrandawwyr, drwy- 
ddoch cliwi, gael y bendithion dwyfol a gynnygir i cliwi, yw 



ÜDGORN SEION. 


361 


ein Jyben yn eicli cymhell i’r ymchwiliad. Gwyddoch na 
buasem mor afresymol â dweyd liyn oddieithr ei fod yn wir, o 
herwydd os gau, y buasai yn anmhosibl ei guddio: ac felly, y 
mae y rhesymoldeb o’n tystiolaeth yn teilyngu ymddiried,— ei 
gwrthodiad a ddyry gondemniad. 

Afresymol yw gofyn i ni brofi dwyfoldeb ein cenadwri, o her- 
wydd nid dynol yw, ni allodd dynoliaeth erioed broíi dwyfol- 
deb; ni allodd neb ond Duw biofi dwyfoldeb unrhyw genadwri 
a anfonodd i’r byd ; ac afresymol yw gofyn prawf ganddo Ef, 
ond yn y ffordd a drefnodd. Ni allwn ni, ni ailodd un gwas i Dduw 
erioed brofi amgen nag ymresymu a thystiolaethu yr hyn a 
wyddai; hyr. a wnaethom, ac a wnawn, a chyfarwyddwn chwi- 
thau i’r ffordd anfìaeledig i gael gan Dduw brofi i chwithaumai 
gwir ein tystiolaeth, drwy roddi i chwithau yr un dystiolaeth. 
Afreidiol i ni ddyfynu ysgrythyrau ag sydd mor wybodus i 
chwi, er profi pa fodd i gael y dystiolaeth hon, o lierwydd y 
mae y rhai hyny wedi cael eu gwyrdroi gymmaint drwy 
esponiadau a deongliadau priod, fel na therfynai dadleu, mwy 
nag y mae y ffordd yna wedi dwyn y croesbleidiau a’i dilynant 
i undeb y ffydd: gan na ddaethant, ofer dysgwyl y deuant 
yn y ffordd yna, etto, gwyddom am ffordd sierach o lawer: — ar 
eirwiredd ein tystiolaeth, rhaid ein bod ni yn gwybod yn 
anymddibynol ar bob cyfarw’yddyd a gawsom o’r ysgrythyrau. 
ac yn anymddibynol ar bob dyn byw, pa fodd, neu w’rth wneyd 
pa bethau y cawsom ni hyn ein hunain, ac o ganlyniad nid 
gwiw dadleu ar hyn ychwaith. Gan y dyry Duw dystiolaeth 
i’r sawl a wnêl fel y dywedwn ni, ac na roddodd Efe yr un dys- 
tiolaeth i neb a ddysgant yn groes i ni, rhesymol yw credu yr 
hyn a ddywedwn, ac o herwydd hefyd na ddywedwn ond yr 
byn a wyddom. Gwyddom fod hyn yn wahanol i’r ffyrdd a 
ddysgir gan ereill, eithr gwyddom hefyd mai dyma yr unig 
ffordd y dysgai holl genhadon Duw, ac os beìr ni am hyn, be'ir 
ein Harglwydd Iiefyd drwy hyny am wneyd yr un fath: canys, 
Efe a roes y rheol hon i lawr: — Os ewyllysia neb u-neuihur ei 
ewyllys ef, efe a gaiff u-ybod am y ddysgeidiaeth, pa un ai o 
Dduw y mae hi, ai myfi o honof fy hun sydd yn llefaru.” — Ioan 
vii. 17. Pa iaith mwy didwyll, mwy dw’yfol brofedig na hon, a 
allasai, hyd y nod yr Iesu geirwir lefaru ? Anmhosibl i dwyll- 
wr, nac i un dyn o hono ei hun ddweyd y fath beth ; rc etto, 



362 


UDGORN SEIOTT. 


twyllwr yw pob pregethwr na all ddweyd yr un peth, a rhoddi y 
cyffelyb addewid o’r cyffelyb wyhodaeth. Yr hwn nid yw yn 
gwybod ddarfod i Dduw ei ddanfoD, ni ryfyga ddweydhyn; 
eithr yr liAvn âwŷrei ddanfoniad, ni ryfyga leidio a dweyd hyn 
er boddio byd, na chael eiolud; o herwydd i ddweyd hyn, ac i 
ddangos i’r byd pa fodd i gael y wybodaeth hon ei danfonwyd; 
a gwelir yma brawf o’r egwyddor a ddysgwyd yn flaenorol, sef, 
y fod gwneulhur yr hyn a orchymynir yn anhebgorol er cael y 
wybodaeth; ac nid oes addewjd y rhoddai Dnw wybodaeíh yn 
mlaen, neu cyn gioneuthur, ac nid gwneuthur ein hewyllys ein 
liunain, ond Ei ewyllys Ef. A dyma yw yr hyn a ewyllysia i 
chwi wneuthur, a phawb yn mhob man, y galwir arnynt: — - 
Credu yn nw'yíol ddanfoniad, croeshoeliad ac adgyfodiad ei 
Fab Ef, Iesu Grist, — edifarhau am eich holl wrthryfel yn ei 
erbyn, gyda phenderfyniad i’w wasanaethu Ef o hyn allan, — 
cymmeryd eich bedyddio gan ei genhadon Ef mewn dwfr er 
maddeuant pechodau, ac wedi hyny, drwy arddodiad dwylaw 
Henuriaid Ei Eglwys, chwi a dderbyniwch ddaion yr Yslryd 
Glân! Yn awr dywedwyd, - dyma ffordd a drefnodd Duw, 
anrhydedda Efe y ffordd hon drwy gyflwyno yr Ysbryd Glàn o’r 
uchelder yn ei wahanol ddoniau, megys yr addawodd Iesu 
Grist, pan ar y ddaear. Nid gwiw gwrthod y ffordd hon heb ei 
phrofì, a hòni cred yn yr ysgrythyrau wed’yn, o herwydd y 
mwynhâd o’r Ysbryd hwn a brofai y ffaith, fel o’r oehr arall, yr 
amddifadrwydd o liono a brawf nad Eglwys Dduw yw y fan 
lle ni cheir Ef. 

Foneddigion,— dyma dystiolaeth gywiri chwi, ereich mwyn 
eicli hunain, er mwyn y rhai a wrandawant arnoch, ac er 
mwyn gogoniant y Duw sydd yn galw arnoch drwyddom ni, 
ufyddhewch, profwch a mwynhewch grefydd a grym ynddi, — 
crefydd a brawf eicli mabwysiadu drwyddi yn blant i Dduw, 
a’r hon a leinw eich calonau a dengmil mwy o lawenydd, 
goleuni, a dedwyddwch'nag a feddyliasoch erioed ei gael ar y 
ddaear, a’r hon a’ch cyfoethoga ag anchwiliadwy olud y nef yn 
dragywyddol. Gadawn y dystiolaeth sobr a’r addewid an- 
mhrisiadwy yna gyda chwi, gwnewch y defnydd a fynoch o 
honi, delir chwi yn gyfrifol am y canlyniad, nid oes a esgusoda 
y gwrthodiad o honi, o flaen y frawdle lle y rhaid i ni gyfarfod 
wyneb yn wyneb, a llygad yn llygad . — ( 'I'w barhau.J 



ÜDGORN SEiCN. 


363 


GWRTHWYNEBEWYDD INDIAIDD FR CENHADON 
CRISTIONOGOL. 

Eglürir dwfn ysbrydoliad yr Indiaid mewn atebiad, a rodd- 
■odd y blaenor nodedig a elwir Red Jaclcel i ofyniad o eiddo yr 
Anrh. J. C. Speneer, diweddar Ysgrifenydd y Llynges. Cyn- 
nygiwyd Red Jacìcet yn dy-st mewn prawf pwysig ar y cyhudd- 
iad o lofruddiaeth. Eithr sisialwyd ynghlust yr Ysgrifenydd 
Anrhydeddus fod Red Jaehet yn bagan. ac o ganlyniad yn an- 
ffyddiwr, na chredai yn modoiaetli a llywodraeth Duw. Gofynai 
yr Anrli. Ysgrifenydd, a ydych cliwi yn credu yn modolaeth 
Duwf Ac atebodd RedJachet yn ebrwydd. gyda golwg sarug; 
“Yn fwy gwirioneddol felly nag un a oU ofyn i mi y fath 
lioliad.” A-throniaeth ddofn y I’agan, yr hwn a wyddai trwy 
amgyflfrediad uniongyrchol y rhaid i bob dyn gredu yn modol- 
aeth Duw p. dywynodd yn fuddugoliaethus tros anwybodaeth yr 
Anrii. Ysgrifenydd. 

Tra yr ymdrechai y siacedi duon neu y Cenhadon blanu eu 
hathrawiaethau yn mysg y genedl Senecaiiìd, yr oedd Red 
Jachet mor benderfynol i wrthwynebu eu dyfodiad ag a ydoedd 
o wrol yn ymladdfeydd gwaedlyd rhyfel. Gellir ystyried ei 
iaitli wrth y llyw'odraethwr Ciinton, o New York, mewn pcr- 
thynas iddynt, oddiwrth un neu ddau ddyfyniad. 

“ Frawd, gwrandaw ar yr hyn a ddywedwn. Nid yw y dyn- 
ion hyn yn gwneyd i ni un daioni. Y maent yn twyllo pawb. 
Y maent yn gwadu yr Ysbryd mawr, ar yr hwn, fel ein tadau 
o’n biaen, yr edrychasom ni fel ein Creawdwr. Terfysgant ni 
yn ein haddoliad. Dywedant wrth ein plant y rhaid iddynt 
beidio a chredu fel ein tadau a’n mamau, a dywedant wrtliym 
lawer o bethau nad ydym yn eu deail, ac nas gallwn eu credu. 
Dywedant y rhaid i ni fod fel pobi wynion, — ond y maent hwy 
yn ddioglyd, ac ni weithiant, nid ydynt chwaith yn dysgu ein 
dynion ieuainc i wneyd felly. Mae arferion ein menywod yn 
waeth nag a oeddynt cyn i’r dynion hyn ddyfod i’n mysg; ac y 
mae ein gwyr ieuainc yn yfed mwy o whid i/, yr ydym yn 
ewyllysgar i gael ein dysgu i ddarllen. ac i ysgrifenu, ac i 
■weithio, ond nid gau ddynion a wnaethant i ni gymmaint 
sniwed.” 

Ar amgylchiad arall traddodwyd ei wrthateb i’r gofyniad, pa 



364 


UDGORN SHION. 


ham y gwrthwynebai ef y cenhadon, gyda y geiriau callweir- 
gnöawl a ganlyn : — 

“ 0 herwydd nad ydynt yn gwneyd i ni un daioni. Os nad 
ydynt yn ddefnyddiol i’r bobl wynion, pa ham eu gỳrant i blith 
yr Indiaid? Os ydynt yn ddefnyddiol i'r bobl wynion, ac yn 
gwneyd daioni iddynt, pa ham na chadwant hwy gartref? Sicr 
yw eu bod yn ddigon drwg i fod eisiau Uafur pob un a allo eu 
gwneyd yn well. Mae y dynion hyn yn gwybod nad ydym yn 
deall eu crefydd? Nis gallwn ddarllen eu llyfr, dywedant 
wrthym v/ahanol chwedlau am yr hyn a gynnwys, a chredwn 
y gwnant i’r llyfr siarad i gyfateb eu hunain. Pe na buasai 
genym nag arian, na thir, na gwlad i gael ein twyllo o honynt, 
ni byddai i’r siacedi duon hyn draflferthu eu hunain am ein lles 
ar ol hyn. Ni bydd i’r Ysbryd Mawr ein eospi am yr hyn nad 
ydym yn ei w r ybod. Gwna efe gySawnder i’w blant coch. Mae 
y siacedi duon hyn yn siarad wrth yr Ysbryd Mawr, ac yn 
gofyn goleuni, fel y gwelom ni megys hwythau, tra y maent yn 
ddeillion eu lninain, ae yn flfraeo ynghylch y goleuni sydd yn 
eu harwain. Nid ydym yn deall y pethau hyn, ac y mae y 
goleuni a roddant i ni yn gwneyd y llwybr uniawn ac amlwg a 
dramiryodd ein tadau yn dywyll ac yn ddychrynllyd. Dywed y 
siacedi duon wrthym am i ni weithio a ehodi ŷd; ond ni 
wnant ddim eu hunain, a newynent i farwolaeth oni byddai i 
rhywun eu bwydo liwynt. Yr oll a wnant ydyw gweddio ar yr 
Ysbryd Mawr; ond ni wna hyny i ŷd neu gloron dyfu; os 
gwna, pa ham y gofynant gynnorthwy genym ni a chan y bobl 
wynion? Ni wyddai y dynion coch ddim am aflonyddwch hyd 
nes y daeth oddiwrth y bobl wynion; mor gynted ac y croesas- 
ant hwy y dj'froedd mawrion yr oedd arnynt eisiau ein gwlad; 
ac yn ad-daliad, buont bob amser yn barod i’n dysgu i ffraeo 
yngliylch eu crefydd. Ni alt Reil Jaclcet byth fod yn gyfaill i’r 
fatli ddynion.” 

Gellir dysgu am ysbryd defosionol llawer o’r llwythau, a 
elwir gyda gwawdweniaith yn Baganiaid, oddiwrtli ei leferydd 
ar amgylchiad arall. 

“ Am grefy dd , ny ni a ddylem i gy d ei chael. Dylem fawr- 
hau ac addoli ein Creawdwr am ei ffafr arbenig yn ein gosod 
tros ei holl weithredoedd. Os na allwn addoli, gyda yr un 
ôraethder ymadrodd, ac yn yr un ìaith hyawdl a chwi, y mao 



UDGORN SEIONi 


365- 


genym ninnau ein dull o addoli, vr hyn a wnawn gyda chalon 
ddidwyll, — yna, a allwch chwi ddywedyd am ein gweddiau a’n 
diolchgarwch ni, yn tarddu oddiar galonau diolchgar o feddyl- 
iau didwyll, eu bod yn llai derbyniol gan Dduw Mawr y 
nefoedd a’r ddaear, er iddynt gael eu dangos naill ai trwy 
lefaru, trwy ddawnsio, neu trwy wleddà, na’r eiddocli chwi, a 
draethir yn eich modd a’ch dullwedd eicli hunain.” 

“ Pwy yw yr hwn sydd yn achosi i’r afon hon i darddu yn y 
mynyddoedd uchel, ac i arliwys ei hun i’r môr? Pwy yw yr 
hwn sydd yn achosi yr ysgythrwyntoedd i chwythu y gauaf, ac 
yn eu tawelu drachefn yr hâf? Pwy yw yr tiw'n sydd yn codi 
cysgod y coedwigoedd uchelwycli hyn i fyny, ac yn eu difrodi 
hwynt gyda mellt cyflym wrth ei hyfrydwch? Yr un Bòd a 
roddodd i chwi wlad ar yr oclir arall i’r dyfroedd a rodiiodd i 
ninnau yr eiddom: a thrwy y teitl hwn ni a’i hamddiffynwn.” 
Ebe y rhyfelwr, gan daflu ei fwyall ymladd ar y ddaear, a cliodi 
rhyfelsain ei genedl. Cyf. Bobyn Dl>u, Ehyri, 


UDCtOHN seion, 

N K 11 

y ftaínt. 


DYDD SADWRN, MEHEFIN 17. 1S54. 

Mohmoniaf.th. — Mae y gair hach diystyrcdig hwn wedi 
myned yn air mawr a phoblogaidd iawn drwy y byd yn awr, ac 
yn ol cyfartaiwch cynnydd presennol ei boblogrwydd, ni bydd 
yn hir heb fod y gair mwyaf yn y byd, debygid; bu ei gyleli 
oddiamgylch pwlpudau y byd; a’r gair a floeddid uwchaf, gyda 
V mw'yaf o rincian dannedd achuro traed a dyrnau; o bob gair, 
oddieithr un, sef enw ei sefydlwr, nid oes un cryfach ei 
ddylanwad nâ’r gair “Mormoniaeth." Gwelir mewn man arall o’r 
rhifyn hwn, ei bod hi yn ymddangos yn well yn y Senedd, nag 
y gallasid dysgwyl oddiwrth y camddarluniadau cyffredinol a 
roddir o honi ; eithr nid ydynt wedi cael allan yr oll a gynnwys 
y gair etto o lawer. Doethach y gwnaeth y boneddigion hyn 
drwy ymofyu yn llygad y ffynnon, yn lle y ffordd a gymmer y 



:366 


ÜDGORN SEION. 


Peirch a’r Gohjqyddion, sef cyhoeddi ystoriau gelynion, ac niâ 
ofuwn brophwydo y byddai Monnoniaeth mor ganmoladwy yn 
ngolwg lioil resymol garwyr y gwir, pe’d arholent hi o flaen 
brawdlys lle y caflai ei charedigion ei hamddiflyn yn lle ei 
dienyddwyr i’w llofruddio, ag y maefelly yn y Senedd. Eithr 
gydag amynedd gweitliía ei hun yn amlwg, canys y mae bywyd 
ynddi na ellir ei ladd, na’i guddio. 

Mawr y difyrwch a gaiff teulu “ Jouathan” ddoeth yr ochr 
draw i’r pysgodlyn, yn y senedd Americanaidd, yn chwerthin ac 
yn gwylitio, yn wban ac yn cynllunio pa beth yn y byd a 
wnant ag Amlwreigiaeth y Mormoniaid yn Utah! Mawr y 
Jadleu y buont, ai ei chrogi, ei halltudio, ynte ei newynu a 
wnaent! Coffànt ni am ddauimeg y ci bach a’r ddraenog, felly 
hwythau wedi snapio at y ddraenog Formonaidd nes gwaedu 
eu cegan, a droesant ymaith o’r Seuedd heb benderfynu beth i 
wneyd. Dymunai rhai anrtiegu y sawl a beidiai gymmeryd 
mwy nag un wraig á 160 o erwau o dir yn Utah, yr hyn a 
fyddai yn werth tua £41 I3s 4c. ('ofus am eu brodyr gynt, am 
“ddeg ar hugain arian,” yn prynu ei Feistr gan Judas, eitlir nid 
er mwyn arian na t :ir na dim ond mewn ufydd dod i Dduw y 
cymmeradwya y Mormoniaid yr egwyddor, ac nid oes digon o 
arian na thir yn y byd er eurhwystro hwy i ufyddhau i Dduw. 
Efallai mai £41 !3s 4c yr un yr ystyria y deddf-wneuthurwyr 
,hyn, werth eu gwragedd eu hunain, gellid meddwl hyny 
wrth eu gwaith yn ceisio gan y Mormoniaid wertliu eu gwrag- 
edd hwy am y swm hwn. Rhyfedd y fatli ysfa sydd yn eu 
gewinedd yn erbyn “ Mormoniaeth” o hyd, gallesid meddwl y 
ílylent gael llonydd bellacli wedi ymneillduol i eithafion y byd 
braidd er mwyn heddwch; mor groes i Abraham “ tad y 
.ffyddloniaid” yw y Seneddwyr Americanaidd; lleiaf owragedd 
• niwyat o dir ebe hwynt, tra mwy-fwy o dir yn gyíerbyniol i 
liosogrwydd gwragedd oedd trefn Duw gynt; ac, a wyddys a 
ddadleua y Seneddwyr hyawdl hyn yn erbyn Abraham a’r holl 
!u o hen amtwreigwyr enwog a feddiannasant y wlad gynt, pan 
y dychwelant- i’w hetifeddu lii etto! Pa un bynag am liyny, 
“yrhai sydd o ffydd Abraham, ydynt blant i Abraham, ac 
etifeddion yn ol yr addewid,” sef, addewid i etifeddu y wlad, 
;ŵ’u;gwragedd a’u plant ynddi yn dragywydd. 

.Newyddion Cautiiefol.- Sir Ddiubych . — Cynnaliwyd Cym- 



TOGORN SEION. 


367 


manfa y Gynnadledd hon yn Newmarhet, ar yr 22ain o Fai. 
Y Cynnrychioliad fel y canlyn:— 5 o Gangenau, 17 o Henur- 
iaid, 5 o Offeiriaid, 4 o Athrawon, 2 o Ddiaconiaid, 9 wedi ei» 
bedyddio, a’r Cyfanswm yn 123. Cafwyd pregetliau buddioi, 
a gwrandawwyr lliosog ac astud. 


EFFEITHIAU TYBACO. 

[Paihad o diid. 351] 

Modd bynag, mae cymhwysiad mewnol tybaco yn fwy per- 
yglus na’r allanol. Gwybyddir i ychydig o’i daflu i mewn beri 
marwolaeth j-n aml. Gresynus yw canfod yngweithydd 
meddygol ar wenwyn y niferoedd profiou sydd o hyn. 

Dr. Grahl, Hamburgh, rai blwyddi yn ol, a gyhoeddodd 
achos y bu i goegfeddy’ges weinyddu tafliad i mewn i foneddig- 
es, oddeutu wns o tybaco wedi ei ferwi mewn dwfr oddeutu 
pymtheg mynud. Y goddefydd a grafangwyd yn mlien y dau 
fynud gan gyfogiad, dirgryniadau ífyrnigwyllt, anadliad 
caethiwus, a bu farw mewn tri chwarter awr. Nid ystyrir 
dwy ddram, pedwerydd ran o wns, neu liyd y nod dram a han- 
ner, mewn tfordd o dafliad i mewn, niewn un modd yn ddogn 
diogel. Gwyddir i un dram, mewn arllwysiad ladd y goddefydd. 
Mwy nag un o’r fathachosion a geir yn argraífedig. Crybwyllir 
achos o’r fatli hyn gan y Dr. Cliristison, a gymmerodd le yn 
ddiweddar yn Guy's Hospital, Llundain, bu farw y goddefydd 
mewn pymtheg mynud ar hugain. 

Dr. Paris, Ysgrifenydd meddygol tra enwog, a’n hysbysa iddo 
ef weled prawf galarus o efíeithiau tybaco, lle y gwanhawyd y 
goddefydd gan ddyoddefiadau blaenorol. Meddyg, gwedi amryw 
gynnygion i leihau llindagol doriad Uengig, a daflodd i mewn 
sudd tybaco, ac yn fuan gwedi, a ddanfonodd y goddefydd 
mewn cerbyd i Yspytty Westminster. i’r dyben o fyned dan y 
gweithrediad anghenrhéidiol, ond ni ddaeth y dyn druan ond 
ychydig fynudau cyn trengu. 

Ac ychwanega y Dr. Paris, nas gellir tafln i mewn unrhyw 
faintioli mwy na hanner dram o sudd tybaco, heb fawr berygl. 
Sylwn hefyd, “ Cyfarwyddwyd arferchwistrell feddyginiaeth i 
rai mewn gwewyr caled, ond bti i’r argoelion arswydus a 
ddilynodd yn yr unig aclios ei harferwyd bcri rliwystro ai' 
gynnyg o’r prawf.” 



368 


ÜDGORN SEIOS. 


Còf j'sgrifiodd Syr Astley Cooper, a Syr Charles Bell achos- 
ion tebyg i’r blaenorol. Dywed yr olaf, wrth adrodd aui 
arferu tybaeo mewn ac.hos o doriad llengig tost. “ Daliodd 
nerth y goddefydd i fyny hyd nes chwistrellu sudd tybaco, iddo 
ar ol hyny efe a syrthiodd yn isel, a bu farw yn ddisymmwth. 
Gellid nodi niferoedd o enghraitftiau cyffelyb allan o weithydd 
awdurdodau meddygol. 

Ymddengys fod tybaco yn wenwyn cyfartal farwol pati ei 
trosglwyddir i’r cylla. Lladdwyd yr enwog fardd Ffrencig 
Santeuil ganddo yu ddamweiniol pan wrth fwrdd y Tywysog 
Condc. Rlioddwyd cyfran o drewlwch Yspaenaidd, gan un o’i 
gymdeithion, i’w wj driad gwin, mewn cellwair — yr oedd hyn 
wedi iddynt yfed o’r gostrel yn lled ehelaeth. Yn fuan wedi ei 
yfed, ymosodwyd ar y prydydd gan gyfogiad a ehlefyd, a bu 
farw yn mhen y deuddydd. 

Gwyddir i fwg tybaco, fel ei cymmerir i’r cyfansoddiad wrth 
fygu, beri marwolaetli. Yn ddiweddar, yn Salem, Massachu- 
setts, achoswyd marwolaeth bachgen a euwid James Barry, 
deuddeg mlwydd ei oedran, trwy fygu gwefuslys yn orniodol. 
Ilysbysir ni gan Gruelin, awdwr meddygol Allmaenaidd, am 
ddau a laddwyd trwy fygu, un person w-edi mygu dwy bibell 
ar bymtheg, a’r llall bedair ar bymtheg ar un eisteddiad. 

Dywed Dr. Clay, Lloegr, fod oddeutu hanner y marwol- 
aethau, a gymmerant le rhwng yr oedran, deunaw a phump ar 
liugain, yn cael eu hachosi gan yr arferiad o fygu a chnoi 
tybaco. I un a deithiodd y wlad hon, a bod yn dyst o’r lluoedd 
braidd anghredadwy a fygant y tybaco, agos yn mhob man, ni 
all y sicrhàd hyn ymddangos yn anhygoel. 

Fel y caffom feddylddrych egluracli am yr amryw effeithiau 
a ddwg tybaco ar y cyfansoddiad dynoi, anghenrheidiol i’w 
gwneyd rhai nodiadau o natur meddyg-ddysg am ansawdd 
clefydau. (l'w barhau.J 


ARWYDDION YR AMSERAU, &e. 

GA\ ROBTN DDU, ERYRf. 

[Pai liad o dud. 353.] 

Os odrycher nr fasgnach, canlyddir y naill yn twyílo’ y llall 
ìnewn cyfanwerthiad ; ac wrth fânwerthu^ mynych y ceir gwyneb 



ÜDGORN SEIOR. 


\69 


gan hil’ed a chrwth, a mesur gan i'yred â dwy fodfedd dan 
lathen; ac aml y ceir ochenaid mor fawr a cheudoi crochan, a 
phwysau raor fach ag yw deg ceiniog yn fyr o fod yn swllfc. Y 
gwir am lawer a ddywedodd Twm o'r Nant , eu bod “ a smic yn 
eu bysedd, i wneyd i bethau bwyso ’’ 

Hyll yw adroddiad pob cyfeisteddfod seneddol, am y llwgr 
wobrwyon a ddeofyn i’r senedd, aelodau nad aethent yno byth 
yn herwydd galluoedd eu synwyr; a dengys aral i brawf ger 
bron llys barn, fod yno dderbyn wyneb, y ceir trymach cosp am 
niweidio milgi gwr eyfoeihog, nag ara faeddu pregethwr, a hwy 
carchariad yn herwydd cymmeryd ceiliog coed yn raharc y bon- 
neddwr, uag o herwydd llatrata ariau gweithiwr wrth y dydd. 

Os anioddlou yr Indiaid i golli eu tir, yn Hindoostan, Ueddir 
hw v gan filwyr; a pha un bynttg ai boddlon ai peidio cyramerir 
eu tir: ao am yr hauir pabi yn 1 1 e ỳd, gwasgir y brodorion gan 
eisiau bwyd. Anfonir y pabi hyd i China, i’w newid am y Tê; 
a phan rwgnachodd y gwladwyr hyny, gan geisio arian, yn lle 
pabi, yn gylnewid ara eu heiddo, anfonwyd railwyr i'w lladd. 

Gartref etlo, y gwarir raw v arian am feddwi nag a dalai hoil 
ddyled y deyrnas, a chynnal yr holl deuluoedd raewn llawu 
gysur. Talwyd i Ivean, y chwareuwr, saith gant o bunnau am 
chwarae un daru noswaith ; talwyd i Jenny Lind, ara ganu,ddeg 
mil ar hugain o bunnau, mewn naw rais; telir railoedd, yn 
íiynyddol, i wahanol weithdai uudebau plwyfol ; heblaw ara bob 
raath o loddest a chyfed iach a phuteiudra, iieb braidd sylwi ar y 
lluoedd a ddirwasgir gan dlodi, afiechyd, ac angheu, tra llawei' 
yn newyuu, o eisiau bara beuuyddiol. 

Y Pabyddion ydynt yn bachu cy foetii, trwy ddychrynu poblach 
ag ofn purdan : — yr Eglwys Loegr a grafanga nerth ei chyfoeth î 
bigion balchder, a’r sectau a bentyrant alhrawon, gan grafangu 
arian i ddewisolion, a gadael eu cystadl ara bregethu, yn llwm eu 
gwisgoedd, yu ddrylliog eu hesgidiau, ac yu lled weigiun eu 
bwydgistau. 

Coron Lloegr sy ben eglwysi, a yragyfenwant ea hunain yn eg^ 
lwysi Cristionogol ; a thâl y llywodraeth wladol filoedd o bunnau, 
i gyunal esgobaeth yn Lloegr, Presbyteriaeth yn Alban, Pabydci- 
iaeth yn Iwerddon, Lutheiiaeth yn Hanover, a Braminiaeth yn 
India; a goddefir y mâu sectau, o herwydd fod eu prysurdeb, yn 
íîraeo á’u gilydd, yu dangos nad oes perygl i’r llywodraeth guel 



370 


UDGORN SEiON . 


eí dwyn i degwch ganddynt hwy, í'el yr ofnid gynt, yn amseroedái 
yr erlid, y carch'iru, a’r merthyru. 

Fel y gwrolwyd mil-wyr, ar ol eu raarw, gan Baganiaid dysged- 
ig Athen, felly y santyddir milwyr ac ereill gan Rufain Babaidd j. 
ac felly hefyd y gwneir duwiau o’u blaenoriaid gan y sectau. Pe 
cymmerid enw yr Hallailuog yn ofer. yughlyw proffeswr sect- 
yddol, cynghorid’y v euog i beidio, a hyny raown tiriondeb ; ond os 
meiddia un ddywedyd yn ddiystyrllyd am flaenor ei sect, megya 
Calfìn, Knox, neu Wesley, yn ei glyw, efe a ffrotnai, digiai, a 
gyrai un allan o’i dŷ yn dd'iymaros ; yr hyn ymddygiad a brawf,. 
y teimlant yu fwv dros eu duwiau marwol, nag a deimlant dros 
barch i enw y B^ndigedig. 

Dwfn iawn hefyd yw anwybodaeth grefyddol y rhai a ystyrir 
yn enwog mewn pethau gwladwriaethol. Pan ofynwyd, yn 
ddiweddar; am ddydd o yraostyngiad a gweddi, i ofyn i’r 
Arglwydd lwyddo arfau Prydain yu erbyn Rwssia, dywedai un 
arglwydd, yn ddyfrifol, yr ofnai ddarfod i Rwssia achub y blaen, 
a gweddio am lwyddiant cyn i ni feddwl atn hyny! A phe 
llwyddai Ffrainc a Rwssia, i gael gan Mair, a’rgw ahanol seintiau 
eu gwrandaw a gwneyd eu cais; a phe llwyddai Twrci a IJoegr i 
gael gan wahanol wrthrychau eu gweddiau gyflawni eu lìeirchion, 
elai yn frwydr gan boethed yn y nef ag ar lanau yr afon 
Danube! 

Truenus yw yr olwg ar y byd, yn ei fanau goreu. Trais, 
gorthrwm, a chain sydd yn ffvnu ; gwneir y werin yn farciau 
bwledi,at foddloni balchder ac uchelgais mawrion danar ; gadaw- 
ir gwragedd yn weddwon, cyn tneirw o’u gwyr; a gwneir plant 
bychain yn amddil'aid, cyn trengu o’u tadau. Y trechaf treisied, 
heb wrandaw gwaedd y gweiniaid ; a’r meistrolgar gorraesed, heb 
gydymdeitBla â chwyn y llesg a’r methiedig, yw arwyddeiriau y 
gwledydd : gyrrir y mHtch i’r frwydr, lled dir eidionau i fwyda 
dialeddwyf, newynir gwerinos i fwdo yraladdwyr, a gwthir dynion 
i farwolaeth wrth v miloedd, i beri llawenydd y gwin a’r ddawns 
i ychydig hunanolion; ac o herwydd hyn,mae’r ddaear yn crynu, 
mae’r nef yn gwgu, raae’r greadigaeth yn ochneidio, a pbob 
duwiol yn hiraethu am ddadguddiad meibion Duw, ac am am9er- 
oedd adferiad pob peth. 


(Pw barhau.) 



TJDGORN SEION. 


3rt: 


MORMONI AETH YN Y SENEDD DY. 

Allan o’r “ Silurian,” am Meh. 3, 1854. 

TTn o’r ymofyniadau mwyaf dyddorol, yr wythnos ddiweildaf, 
oedd fod un o fiaenoriaid y Mormoniaid, o flaen Ewyiìÿor 
neillduol ar Ymfudiad, yn y Tý Cyflfredin. Gŵyr y darllenydd, 
mae yn debygol, fod gan y Mormoniaid sefydljad rlieoiaidd o'u 
heiddo eu hnnain yn y Deyrnas Gyfunot. Y boneddwr hoîedig 
oedd un o’r awdurdodau ucliaf yn eu plith hwynt. Eì anrhyd- 
eddus, y boneddwr eyfeiriedig, Mr. Samuel Riohards, sydd 
ddyn canol oed, o ymddangosiad cydwedrìol, yn gwisgo yn dra 
thebyg i oflíéiriad, eilliad glân, a cliyda gwallt crychiog, yn 
rhôlio dros goler ei çioat. Yr oedd ganddo darawiad gwan o'r 
Yanlcee yn ei iaith. Ei sefyllfa yma sydd un gyfrit'ol: efe yw 
prif lywodraethwr y Mormoniaid yn y wîad hon. a cl)ynmvysa 
yn mhlith ei ddyledswyddau arolygyddiaeth ymfudiad y Mor- 
moniaid o Liverpool. Gosododd gerbron, fod yn y tri mis 
cyntaf o bob blwyddyn, tna 2,<ÌOO o ymfudwyr yn gadael 
Liverpool i Ddinas L'tah, y Llyn Halen Fawr, mewn llongau a 
ddarparwyd iddynt gan Mr. Richards. Y trefniadau sydd yn 
gywilydd i lawer o berchenogion llongau a chwmninedd o hon- 
niadau mwy. Mewn un Uong nid oes byth fwy nâ plnim cant 
o bersonau. Y lluniaeth rheolaidd i ymfudwyr cyffredin a 
gynnwys bob amser gig; a’r ymfudwyr, yn ystod cu holl fór- 
daith, ydynt o dan ofal Llywydd, yr hwn a edrych fod eu 
hanghenrheidiau tymhorol yn cael eu diwallu. Pangyrhaedd- 
ant New Orleans. derbynir yr ymfudwyr gan oruchwylydd 
arall, yr hwn a anfona hysbysiaeth i Mr. Richards o’r sefyllfa 
yn yr hon eu cafwyd. Y cyfartalwch o gnst môr-daith pob 
ymfudwr i New Örleans yw £3 12s 6c:ynadawy daith i L’tah, 
yr hon yn arferol a gostia £20 yn fwy. O’r 2,000 a ymfudodd 
y flwyddyn hon, dim ond ugain oedd o Wyddelod. Y llu oedd 
wedi eu troi o blith y sectau Ymneillduol yn Nghymru a 
Lloegr. Mewn atebiad i ofyniadau oddiwrth Mr. Fredericlc 
Peel, Mr. Richards a dilangosodd mai bwriad mawry Mormon- 
iaid yw i sefydlu teyrnas ddirfawr gerllaw y Llyn Halen Fawr, 
ac mai yno y mae dymuniad y Blaenoriaid i’r holl flfrydiau i 
gyd-ymgyfarfod. Utah yw eu Canaan — eu haddawedig wlad, 
yn llifeirio o laeth a mc-1 — eu dinas barliaus. Mr. Richards a 



873 


tDGOÍÌN SEION. 


a dystiolaeihodd yn athrylith ac eofn, efe a ennillodd ac a gafodcî 
ddiolchgarwch y Pwyllgor mewn canlyniad. Yr argraflf a ym- 
ddengys i fod, nad pa mor wrthwynebns y gall Mormouiaetli 
fod, etto yr oedd un peth a wnaethant yn brydferth a da, 
ac hyny yw, cario eu dyscyblion yn brydferth, yn briodol, ac yn 
îachusol dros y Môr-werydd. Mae yn drueni mai Mormoniaid 
yn unig gaitf fyned yn y llongau Mormonaidd. Cyf. T. H. 


AMRYWIAETHAÜ, & c. 

N'ewydd Da. -Tiriodd yr Iíen. F. D. Îîichards, a 6 o 
frodyr adnabyddus ereill o Seion i Lerpwl, ar y 4ydd o’r mis 
hwn yn iach a chalonog, a chalonoga eu dyfodiad ninnau i 
ddysgwyl cyfran helaeth o nertli y Gorucliat' gyda hwynt, a’i 
fawr ailu o’u plaid, hyd nes eu gwneuthur o fawr fendith i’r 
Saint, ac adeiladaeth i’w Deyrnas Ef; nid heb gofio defnydd- 
ioldeb a dewrder y brodyr hyn yn mhlith peryglon oddiwrth 
derfysgluoedd acoddiwrth Indiaid, y gallwn lawenhau o’ucael 
megys wrth ein hoehr etto, i ymladd â chleddyf yr Ysbryd yn 
y parthau pellenig hyn, erfyniwn Dduw o’n plaid a mawr 
fuddygoliaeth yma etto. 


Derbyniadao am Lyeraii o Meh. 6 Hyd 13.— Dyflryn 
Conwy. £1 ; Sir Peirionydd, £2. — Cangenau Dwyr. Moryanwg 
— Pontypridd, I Is lüc; Aberdâr, 7s; Aberamman, 3s; Dowlais, 
ts 2jc ; Ilirwain, 9s; Georgetown, 7s (ic; Pendaren, lOs; 
Ffynnon-Tydfil, 8s; Cwmbach, lOs. 

Wrth ein gohebydd o’r Llwyni dywedwn, nad felly ein 
dysgwyd ni — nid oes hawl i ymyraeth lle y bo unigolrwydd, 
eithr líe y bo amledd, gweled yr arighenrheidrwydd o’r ymyr- 
aeth a ystyria yn afreidiol, a rhesymau anwrthwynebol dros 
hyny yn y “ Seer .” 

■Jjgf Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a tlialiadau 
i Capt. D. Jones, 14, Ctisíle Street, Merthyr- T ijdjì l. 


C Y N N W Y S I A D. 


Aniiercliiad. &c 363 

Gwithwyupbruydd Indiaidd i’r Cenliad«n Cristionogol 365 

Golyuyddiíieth — Mornioniaelb— Mewyddioti Cartrefol 365 

ElfeithiauTybaco.... 3G7 

Arwyddion yr Amserau, &c 368 

Mormoniaeth yn y Seiittdd-dý... 371 

Anuywia» lliau, &c.»..« 372 


MËRTHYR-TYDFIL : 

ARORAFFWYÍ) A C H V H OÊ l)D W YD GAN D. JONE3, 14, CASTLE STRREt. 


UDGORN SEION, 

NEU 

<#n cn k ^aím. 


Rhif. 24.] MEHEFIN 24, 1854. [Cyf. VII. 


ETHOLIAD 

YR HENCP.IAD FSANRLIN D. EICHAHDS I DTWYDDIAETH EG- 
LWYSU IESU GRIST, SAINT Y DYDDIAD DIWEDDAF YN YR 
YNYSOEDD PRYDEINIG, A'R GWLEDYDD CYFUNOL. 

Anwylaidd Saint.— Wedi bod yn absennol am ychydig dres 
ddwy flynedd, dychwelaf gyda mawr lawenydd a diolehgarweh 
am gael y fraint o gyd lafurio â Chwi yngwaith iachawdwriaeth 
yn y gwledydd hyn, ac am fy ngwaredigaeth mewn peryglon 
ar fy nhaith ar fòr a thir, tra y cyfarfu ereill â dwfrllyd feddau 
yn Iluoedd, ac ag angau deisyfed. 

Mawr yw trugaredd Duw tuag at ei blant teithiol, tra y mae 
dynolryw mor esgeulus o’r bywyd dynol, a thra y mae melldith 
a’r wyneb y dyfroedd, o herwydd yr hyn, mor anfynych y 
gelwir arnom i alaru o herwydd - colli ein cyfeillion drwy yr 
heintiau erchryslon ag ydynt mor fuddugoliaethus ar ddwfr a 
thir. Eithr er flyddloned yw yr angylion yn gofalu arn 
fy wyd ei bobl Ef, etto y mae genym fwy testunau o ddiolch • 
garwch a mawl nag yw gwarediad ein bywydau dynol. Gwell 
fyddai cysgu gyda y meirw na eiû cael yn ffyrdd anghyfiawn- 
der, ac yn anghymmeradwyaeth Duw. 

Testun penaf ein gorfoledd yw, ein cyfrifiad yn deilwng i 
gyfranogi o’r Efengyl fendigaid, yr Ofleiriadaeth Santaidd, ac i 
gynnorthwyo i adeiladu teyrnas Dduw ar y ddaear yn yr am- 
seroedd diweddaf hyn. Gan mai hyn yw prif amcan pob 
24 [pris 1 g . 



BDGOEÎJ 8ËION. 


3 74 


Henuriad, ac yncnwedig y Deuddeg, dywenydd atmhraethaclyf/ 
i mi y\v canfod cyflwr heinyf ac iacliusol y Saint yn Ewroi> 
yn gyffredinol, ac yn neillduol felly, y rliai a gyfaneddant yr 
Ynysoedd Prydeinig, manteision a pltrofion y rhai ydynt lawer 
rhagorach. 

Er pan ymadewais o’ch plith, mae dadguddiadau y gwirion- 
edd a ddanfonwyd allan o Seion wedi achosi cynnydd dirfawr 
yn flTvdd, cadarnhau goheithion, ac wedi bywiogi ypbrydoedd y 
flyddloniaid yn mhob man, gan ddechreu yn Ninas y Llyn 
Halen Mawr, congl faen Seion; felly mwynhâ y cyfiawn allu i 
ddyfod yn feibion ac yn ferche.d i Dduw, gan gynnyddu eu 
nherth i ddyoddef gwrthwynebiadau y byd a’r Diafol hyd oni 
ymgasglant i Seion, yno i dderbyn nerthoedd y byd a ddaw, 
drwy yr hyn ennillant y fuddugoliaeth, a choron y bywydau 
diderfyn, yn nheyrnas ein Duw. 

Fel y caniatâ achlysuron, bwriadaf hysbysu, drwy golofuau 
y “ Star ” y cyfarwyddiadau a gymhellir gan yr Ysbryd Glân 
yn gyfaddasaf i anghenrheidiau y bobloedd, eithr dymunaf yn 
bi'esennol eich liy3bysu o natur fy ngenadiäeth yn eich plith, 
yr liyn a ddeallir drwy ddarlleniad o’r canlynol Lythyr o 
Etholiad — 

At v rhai y daw y llythyrau hyn, yn annerch: — 

Wrtli hyn deallwch y dirprwywyd yr ETenuriad Franklin D. 
Richards, aelod o Gorwm y Deuddeg Apostolion, i fyned i Loegr 
i bregethu yr Efengyl, argrafiu, cyhoeddi, arolygu yr Y'mfud- 
iad, ac i lywyddu ar holl Gynnadleddau Eglwys Iesu Grist, 
Saint y Dyddiau Diweddaf, yn yr Yuysoedd Prydeinig; a gal- 
wn ar yr holl Saint i sylwi yn fanwl ar ei ddysgeidiaetli ac í 
ddilyn ei gynghorion yn mhob peth. canys drwy wneuthur felly 
hwy a fendithir, 

Gweithredwyd yn Ninas y Ltyn Ilalen Mawr, Tiriogaeth 
Utah, Unol Daleithiau yr Amerig, ar y nawfed dydd ar hugain 
o Fawrth, 1854, arwyddwyd dros, ae' yn enw yr Eglwys gyfcn- 
wol, gan ei Chynghor Llywyddol. 


Buigham Yousg, 
Hebeb. C. Iíimball, 


Y Brif Lywyddiaeth. 


Er mawrogrwydd gwaith yr Arglwydd yn Mrydain, deallir 


wrth y rhagflaenol, fod maes fy llafur yn estyngedig i’r gwled- 


ydd cyfunol yn Ewrop. 



EöGOliN SEION. 


3T5 


Dyrminìr ar Lywyddien y gwahanol genhadiaethau cyn- 
nwysedig, fy hysbysu i, yn y Swyddfa lion, eu cyfleustra 
'öoreuaf, beth yw sefyllfa a gobeithion eu meusydd llafur yn 
■dymhorol ac yn ysbrydol, ynghyd a’r cyunygiadau gwelliadol 
a ddymunant wneuthur ynddynt, fel ein galluogiri gydweithio 
yn fwy eflèitliiol er eu llesiant a’u cynnydd. 

Mac y cyfiwyniad o fwy galluoedd a nerth a roddwyd i’r 
Saint, a’r cyfryngau lliosog a ddefnyddir gan ddaionus law 
Duw er rhoddi flfafr i’r Gwirionedd, ac i’w Ei weision yngolwg 
y byd, hyd y nod mewn uchel leoedd, yn cymhell ei bobl i fwy 
o ddiwydrwydd yn y cyflawniad o’u dyledswyddau tuag at y 
byd ac at yr Eglwys. 

“ Lle y rhoddir llawer, gofynir llawer.” 

Coffawdwriaeth bleseinis am y tymhorau hyfryd ac aml y 
mwynheais ddylanwadau yr Yshryd Glàn yn eich plith, a’r 
hyder ynof, arddangosiadol drwy eicli fTydd a’cli gweddiau 
blaenorol a’m calonoga i hyderu y mwynliâf eilwaith eich cyn- 
northwyadau a’ch cydweithrediad, yr hyn, dan fendith Duw, 
ac arddeiiad Ei Ysbrjd Glân, a santeiddia fy ymdrechiadau 
egwan i hwyluso Ei achos, a chysur Ei bobl drwy y gwledydd 
hyn. Eich gw r as gwirioneddolaf, ynghariad yr efengyl, 

Franklin D. Richards. 

Swyddfa y “ Seren Filflwyrtdiol,” 

Llynllc: itìaid, Meh. 8, 1854, 


ANNERCHIAD 

AT OFFEIR’ AID, PARCHEDIGION, PREGETIIWYR, A IIOLL ATH- 
RAWON C'REFYDD YN NGHYMRU. 

[Parhad o dud. 362. ì 

Ka wrthodwcli ein cenadwri, o herwydd yr ymddengys i ■ 
tliwi rai o’i hathrawiaethau yn newydd neu yn groes i’ch 
meddyliau, o herwydd, felly yr ymddanghosodd pob atliraw- 
iaeth ddwyfol i"r meddwl dynol hyd oni chafwyd eglurliâd, a 
rhesymol i'r rhai a ddysgwyliant gyrhaedd hyd berflfeithrwydd 
gwybodaetli i gael cyfraitli Duw yn “llin ar lin,” canys, lieh 
hyny ni allant gynnyddu. Ac hefyd sierhawn yr eglurhà Ys- 
bryd Duw i bob un a ufyddhào i’r genadwri lion, mai dwyfol 
y w yr cgwyddoriou hyny a ymddangosaut mor groes i ddoeth- 



m 


ÍDGORN SEÎOÎT. 


íneb ddynol, ac yna pa raid ofni? Pa reswm en gwrthod heV 
su profi. 

Na chondemniwch ein cenadwri o herwydd yr ystorian s 
draethir, a bregethir, a gyhoeddir, ac a ganir drwy ein gwlad, 
a’r byd, yn erbyn cymmeriadau y cyfryngan a ddewÌ8odd Duw 
alw i’w thraddodii’rbydj canys, nid ywyn rhesymol credu ystor- 
iau gelynion am bersonau tra y mae Duw yn eynnyg profi yn 
groes i hyny drwy arddei eu cenadwri. Nid gwir y cylmdd- 
iadau a ddygir yn erbyn y personau hyny ; er nad oes neb o 
honynt yn proffesn bod, ond dynion flaeledig, etto, y mae yn 
n’ybochis i ni mai anwireddau yw yr oll a ddarllenasom ac a 
glywsom yn ddrwg am Joseph Smith a blaenoriaid ereill yr Eg» 
lwys lion. Ein rlieswm dros yr haeriad hwn yw, o herwydd i ní 
;ael blynyddau o amser i chwilio i mewn i wreiddiau yr ystor- 
iau hyny, gan mwyaf lle y tarddasant, a’u caelyn anwireddus; 
— o herwydd cael adnabyddiaeth bersonol a thrwy adl o’r person 
‘•dirmygiedig” hwnw, mewn gwahanol gyichoedd a than amry w- 
iol amgylchiadau, yn deuluol, cyfrinachol a chyhoeddus, a 
«hael digon o ficithiau, drwy ei weithredoedd adnabyddus, i brofi 
mai dyn addfwyn, gostyngedig, bucheddol, a duwiol oedd efe; ac 
yn enwedig, ac fel anffaeledig brofion o hyn, tystiwn mai gwas 
i Dduw, yn bucheddu yn deilwng o’r cymmeriad anrhydeddus. 
ae yn ymgais at wasanaethu Duw ydoedd efe, o herwydd y fod 
Duw o’r nef, yn cyflawni ei addewidion ef i ni ac i’r oll a. 
ufyddhasant i’r grefydd a ddysgai. Ni allwyd dweyd felly am un 
twyllwr erioed. Nid allwn ni gredu ei fod ef y dyn ag yr ym- 
drecliir gael gan y byd gredu ei fod; ac ni allwn beidio a chredu 
yn groes i hynj’, o herwydd Ysbryd Duw a’n gorfododd; a 
pheidio credu hyny a fuasai credu ei elynion yn hytrach na 
chredu Duw, yr hyn ni allwn wneyd, serch bod hyny, ar 
eirwiredd Duw, yn gwneyd ei holl gyhuddwyr yn gelwyddog. 

Amlwg yw oddiwrtlí ydrechiadau diflino ein gelynion i 
chwilio y byd, a’i Newyddiaduron mwyaf Uygredig, am gam- 
gyhuddiadau yn erbyn personau, y credant y byddai hyny yn 
gwrtlibrofi dwyfoldeb cin cenadwri ; eithr, amheuwn ni gywirdel» 
y fath d)biaeth: tra y caniatawn fod dynion yn ystyried grym 
tystiolaeth yn gyferbyniol i'w barn hwy am gymmeriad y tyst, 
etto, ni ehaniateir na all tyst anghywir am rai pethau dystiol- 
aethu yn gywir a chredadwy am bethau ereilì, yr hyn, ynddo 



TJDGORS SEION. 


377 


ci liunan, a brawf dueddolrwydd cyfeiliornus, y rhesym- 
eg. Ond, meddir, ar eirwiredd y eyhuddiadau gwarthus a 
draethir yn erbyn Joseph Smith ac ereiil, seilir ein crediuiaeth 
nad gweision Duw ydynt, o herwydd na arddelai Efe y fath 
ddynion ilygredig. Ond, meddwn ninnau, gan ddyfod yn nes at 
wreiddyn y ddadl yna, y mae geirwiredd eicli tystion chwithau 
yn ei erbyn yn dibynu ar eu eymmeriadau hwy, yn ogystal ag 
yw geirwiredd ei dystiolaeth yntau o ddwyfoldeb ei genadaeth 
yn dibynu ar ei gymmeriad, yr liyn a’n harweinia i chwilio pa 
fath rai yw ei gyhuddwyr, ai rhai anmhleidiol ydynt? Dy- 
wedir eu bod yn bobl grefyddol, duwiolfrydig, a santaidd iawn, 
ac y mae gan iuoedd o honynt deitlau o uchelradd, o bob 
plaîd ac enwad tu yma a tbu draw i’r moroedd, rnegys, — 
Pareliedigion, Esgobion, Offeiriaid, Vieariaid, Curadiaid, Ath 
rawon, Pregethwyr lu, a rhestr o’r D. D’s., A. B’s., B. A’s., &c. 
Ystyrir rnai ya y teitlau hyny mae grym tystiolaeth; ond a 
•wyddys, onid oedd bydditì moriiosog, o rai mor dduwiol a selog, 
a chynnifer o deitlau mor anriiydeddus yn ardystio y eyffelyb 
gyhuddiadau yn erbyn pob gwàs a anfonodd Daw i’r byd braidd, 
îiebeitlirio ei Unig-aaedig Fab, ua’i apostolion ar ei oli Y mae 
Jie i feddwi hymy yn yr ysgryîiiyrau, a sicr yw mai yn mblitli 
y dosparth yna yw y lie annhebyeaf i gael y gwir am gymmer- 
îad un o walianol grêd; o herwydd, enniila gwâs Duw ddigofaint 
yr ar.onestion o honynt trwy dy6tio yn erbyn eu twyil a’u cyf- 
•eiliornadau, ac wrth eu galw i edifarhau a dyciiwelyd i’r 
ffordd iawn; a’r rfiaí mwyaf rhith grefyddoi a fyddant y 
mwyaf selog i ddinystrio ejmimeriad y tyst a dystiai yn eu 
herbyn hwy, gan gredu y galient felly rwystro y werin i’w 
gwrandaw yn dynoethi eu twyll hwynt. 

Afresymoi eondetmiio oeb a broffesant fod yn genhadon Duw 
o herwydd eyiiuddiadau eu geìynion yn erbyn eu eymmeriadau, 
'Canye. prawf yr iianesion ysgrytliypol mai feily y gwDelai y 
byd à eheniiadon Duw yn inbob oes a gwiad o hono; ac felly, 
yn lie bod yn wrthbrofion, }' mae y eylmddiadau hyn, a’r sail 
rliesymeg gyffelybiaetlioi, yn profi mai yr un genadwri yw hon, 
sydd yn cynhyrfu y byd i’w difenwí a’i chamgyhuddo yn 
awr, ag oedd hono gynt a addefìr yn ddwyfol serch ei bod ya 
<iaei ei gwrthwynebu yn yr un modd. 

Yr ydym wedi ymdreclm yn ol ein gallu er’s blynyddau i ar- 



37 S 


UDCrOnS 3EIOM. 


gyhoeddi y wlad o ddwyfoldeb ein Cenadwri, yr ydym wedi 
cyhoeddi gwrthbrofion i’r holl ystoriau anwireddus a’r eamgy- 
huddiadau a glywsom yn erbyn y grefydd hon, a’r rhai a gam- 
gyhuddir o’i lierwydd, drwy resymau teg, tystio’aetliau geir- 
wir gan lygaid dystion dibrofies, ac y mae ein hamddiffyniadau 
yn awr a'r led y wlad hyd y gallwn eu dosparíhu; eithr y mae 
pregethwyr a Golygyddion mor barod i gredu anwireddau, a’u 
sicrhau yn wirionedd o’u pwlpudau a’u cyhoeddiadau, fel y mae 
braidd mor anhawdd eael gan y werin i wrandaw na darllen ein 
hamddiffy niadau ag oedd i Paul wneyd i’r Ephesiaid glywed 
ei lais ynghanol y fonllef i;ono,— " Mawr yw Diana yr Ephes- 
iaid;” un petli a gwaeddi ar rnad cynddeiriog dònnau y mor i 
ddystewi, — neu ymresymu ynghanol riiuad magnelau a tlirwst 
arfau tra yn gymmysgiedig a gryddfanau trancedigion 
yw eeisio gau y rhai a gredant yr ystoriau gwarthus a 
daenir am danom i chwilio i’n hanes a'n tystiolaethau ein hun- 
ain. Dysgir o hwlpudau i anfou plant a’r ein hol i wban a gwneyd 
sv, n fel y bodder ein lieisiau lle y pregethir yn debyg fel y 
gwaeddai y plant gynt, “dòs i fynu moelyn” ar ol y Propliwyd 
pan yn traethu cenadwri, nid mwy dwyfol na’r eiddom ninnau,. 
Ithybuddia pob enwad eu gwrandawwyr bed perygl dyfod i’n 
gwrandaw, a diarddelir am liyny weitbiau; darlithir yma sî 
tliraw yn ein herbyn gan elgnion, a plmb amser camgyhuddir ni 
a’n crefydd, a gwrthodir caniatàd i ni amddiffyn. Chwyehwt 
a ddylech fod y rhai blaenaf yn y wlad i chwilio i mewn i’r 
genadwri a broffesa ddyfod oddiwrth Dduw, yn gymmaint a’cli 
bod yn proffesu bod yn arweinyddion y bobloedd, riiag ofn y 
eeir ehwi fel yr Y sgrìfeny ddion, neu Saul o Tarsus, drwy sêl 
gau yn gwrtliwynebu Duw. 

Na rwystred anmhoblogrwydd iybiedigyr enwad hwn i chwi 
dderbyn y genadwri ddwyfol hon ; gwyddoch mai anmhohlog- 
aìdd yr ystyriai y byd a’i holl grefyddwyr eyfoesol bob 
cenadwri ddwyfoí a ddaeth i’n daear. Gan fod crefydd yn 
boblogaidd, y grefydd oreu a ddylid ystyrieil yn fwyaf poblog- 
aidd mewn gwirionedd; a ehan fod y grefydd bon yn addaw 
mwy bendithion nag a addawa un arail paharn^ nad hon yw y 
mwyaf poblogaidd? Gwyddom mai hon yw y fwyaf poblog- 
aidd yn y nef, a’r grefydd a debygola ddyn i’w Dduw— sa/om 
anffaeledig gicir boblogrwydd, a ddylid ystyried yn fwyaf pob- 



ÜDSORlí SEIOIC. 


373 

’îogaidd gan ei holl addoîwyr Ei ar y ddaear-. etto, cyd ddyodd- 
«fyddion â’i Hawdwr yn ei gwarth daearol hi a goronir â 
gwir bohlogrwydd gydag Ef. Gan eieli bod chwi yn boblogaidd 
deuwch a’ch poblogrwydd gyda chwi ynte, er anrhydeddu gwir 
Eglwys Crist: chu-ychwi, niJ nyni, a allwch, o herwydd diflanodd 
«in poblogrwydd ni drwy ei derbyn hi. Felly os beius ei 
hanmhoblogrwydd, arnoeh chwi y mae y bai! 

Nid aw'ydd i brosolytio na chael yr eidclych a’n cymhell i’cli 
annercli fel hyn, bydded rhyngddoch chwi â’eli gilydd am eich 
cyflogau, eich capeli, a’r eiddych, nid ymofynwn hwynt; eithr yn 
enw, a thros y Duw a’n danfonodd, erfyniwn arnoch dderbyn y 
genadwri rasol lion a ddaufonodd Duw i ehwi, a defnyddiwch y 
•dylauwad a roddes Efe i chwi er argyhoeddi yr oll a allwch i'w 
derbyn, fel eich cymmoder chwi a’r eiddych â Duw, ac y 
mwynhaoch yr undeb, y cariad, y Uairenydd, y sicrwydd, a’r holl 
fendithion a ddymuna eich calonau. Taer erfyniwn eich cyn- 
northwy cìcwì i hyr., o herwydd y fod yn eich dwylaw cìm-i 
allweddau calonau miioedd na albvn ni gael eu clustiau; o gan- 
lyniad, wrth eich drysau chwi y gorphwys y cyfrifoldeb am 
«neidiau eich gwrandawwyr oni wnewch hyn! J lae Duw yn 
yofyn hyn genych, — ac yr ydym ni yn gwybod, ac yn tystio hyny I 
Bellacli, terfynwn ein “ Hannerchiad,” gan ddyfal weddio ar 
fod Awdwr dwyfol y genadwri a draethwn, drwy Ysbryd y 
gwirionedd. yn agor eich llygaid i weled y pwysigrwydd o 
ufyddhau iddi, fel yr achuber eicli eneidiau ac y gwneler cliwi- 
thau yn genhadon dros Dduw, i achub ereill, hyd oni ddelo holl 
garwyr gwirionedd drwy ein gwlad yn blant i Dduw, ac yn eti- 
feddion o sylweddoldeb crefydd Crist, yr hyn yw prif ameaii 
yr ymdrech piresennol a dymuniad enaid, 

Eich gostyngedig was, 

Y Golyoydd. 


OAIS I DDEIIONGLI PAM.MEG YK IUDDEWON 'AR 
AIOCHYN. 

Bahchus Olygydd, — Fy nyben yn ysgrifenu atooii yw i geisia 
-jehongli “ Damineg yr Iuiidewon a r Mochyn,” yr bona ym- 
aídangosodd yn yr Udgoem yn ddineddar. 

Y gofyniad cyntaf yw, — Betli yw y Mochyn ? Atebaf mai 



TTDGORN SEIOW. 


36 * 

Morraoniaeth yw ; a’r Iuddewon yw y crefyddwyr a ddywedarry 
na balogant eu hunain â’r fath halogrwydd â chrefydd yr u heri- 
Seiutiau,” yr hon sydd wedi ae yn cael ei cbynnyg yn rhâd £' 
hawb; ac oddiar hyny y roae pregethwyr ac aeiodau wedi myned 
hob un a dam o honi, a druain o'r Saint yn cael eu eyfrif yn y 
diwedd o fod yn feddiannol ar “fochyn afían” na fwvtauai neb* 
mo hono, ac etto y raae raor felys fel y mae pob un wedi myned 
a’i ddarn o hono, heb un diolch i’r Saint yn y diwedd. Onid 
purion yw dweyd mai lladron ac yspeilwyr yw y fath ddynion^ 
ag ydynt yn dringo i fewn ryw fíbrdd arail, neu mewn raodà 
dirgelaidd vn llarpio y mochyn rhyngddynt, gan ofni rhag i neb 
wybod eu bod yn halogi eu hunain, gan wrfchod dyfod yn y 
ffordd iawn, trwy yrawadu llwyr â’u hen draddodiadau, ac 
arddel yn gyhoeddus grefydd^gyfan Saint y Dyddiau Diweddaf, y 
naill ran fel y llaJl, apheidio gwneyd sauce o ffydd, edifeirwch, a 
bedydd i seiiuio eu hefengylau ereill ac anatheraawl hwy, er i’w 
hudoiion eu llyncu yn hawddach, sef u ni dderbyniwcb ddawn yr 
Ysbryd tìlân/* oblegid “ bu ein hefengyl ni mewn gair, gwendid*- 
ofn, a dychryn, nad ydyra yn feddiannol ar yr Ysbryd Glân yn 
He mewn nerth yr Ysbryd Glân, &c. ; a Duw yn gwanhau y 
v gair trwy ofnau o beidio bod yn iawn, pa rai. sydd yn canlyn,. 
heb un o ddoniau yr. Ysbryd Glân, yn yr M arwyddiou a’ r rhy- 
teddodau, nc araryw ddoniau yr Ysbryd Glân.’’ Yr hwn a gredo 
na feindiwch am saws bob amser, sef, nid oes gwahanîaeth mawr 
ara ei fedyddio, fe fydd gadwedig ; a’r hwn. ni chredo, ond a 
gredo efengyl atugen, os bydd hi yn un barchus a phoblogaidd^. 
a fvdd eadwedig; a’r arwyddion hyn ni chanlynant, &c. Onkfc 
yw yn amlwg i bawb pwy sydd yn rayned a phen y mocbyn i 
wneyd saws i seimio fel y nodwyd. Y rhai hyn sydd a saws, netà 
fiith duwioldeb, eithr gwadant ei gryra, neu e> chig hi. 

Iuddewon sectariaid pa’ra byddwch raor draws 
Wrth gigydd, a reochyn rchwi i wncyd saws; 

Y naill aeth a*i gynffon, a’r lleill aeth a’i draed, 

Un arall a’i ystlys ’nol yfed ei waed. 

Y cigydd, araddifad yw, rhyngoch i gyd, 

O’i fochyn — y lladron a’i dygodd yn glndt 
A phwy ond y lladron sydd uohaf eu cloch, 

Yn dweyd wrtlLy bobl, — ‘‘ Na fwyfcwch gig moch ? 

Wil-uam Ls-su 



TDGORN SEION. 


3‘S‘E) 

[O’r amrywiol ddeghongliadau a gawsom o’r Ddamnìeg,. 
rhoddwn yr uchod er denu y neb a allo i wella ei gwallau, os uẁ 
cheir gwell Biotcher , rhaid i ni chwilio i mewn i’r mochyn cy» 
hir, o herwydd raae mwy na hyna o frasder a raêr yn ei esgyrn 
goeliwn ni ! Pwy a’i dangosa? — Gol.] 


UDCtORN SEION, 

MU 

Srrm p â> a int. 


DYDD SADWRN, MEHEDIN 24, 1854. 

Dosparthd Traíthodau. — IT sawl a oleuwyd i ganfod y 
pwysigrwydd o achub eneidiau, amlwg yw eu dyledswydd i 
Dduw ac i ddynion, o ymroad yn y “llafur eariad,” o ddos- 
parthu traethodau yn mhlith eu cymmydogion; os oes a 
ammheua y defnyddioldeb o hyn aed a phrofed hyny; eithr i’r 
Saint flfyddlon liyny a fuont ddiwyd gyda y gorchwyl, profa 
ffrwythau eu Uafur iddynt fod bendith y nef arno yn gymhell- 
iadol i barhau. O’r Llywydd i’r aelod distadla, nid oes un, dan 
unrhyw amgylchiad, yn un man na alla weithio wrtli y gwaitlí 
clodadwy hwn, ac wrtli hyn, y mae talentau yr ieuengaf yn 
gyfartal i’r mwyaf; ac o herwydd y fod cyôeusterau gan y nail’ 
at bersonau na all arall eu cyrliaedd, gweler cyffredìnolnn/dd y 
ddyledswydd. Y mae llawer o drigolion ein gwlad yn troi 
mewn cylchoedd, o tan amgylchiadau na allant, neu na ddeuant 
i wrandaw pregethu, etto mor awyddus am gael y wir grefydd 
a’r rhai a wrandawant arnom, tra y darllenent ein traethodau 
pe y caffent hwynt; diwydrwydd selog y Saint i’w cynnyg 
iddynt a hrofo ddwyfoldeb eu crefydd nes eu gwneuthur yn 
ddiesgus. Mawr y Ueshâd a wnaed, ae a ellir wneyd etto drwy 
draethodu ! Gwy ddom am ambell gangen sydd yn ddiwyd yn dos- 
partliu traethodau nes denu sylw a cliyffroi y fath ymchwiliad yn 
eu cymmydogion, mewn ychydig wythnosau, nes y mai y can- 
lyniad yw, bedyddiant o bedwar neu chwech yn yr wythnos, ae 
weithiau cadarnheir saith yn yr un eyfarfod, a’r gobeithion. 
am ychwaneg yn gwellhâu o hyd yn gyferbyniol i’w diwyd 
rwydd; tra y mae Cangenau ereill ar eu pwys — yn euhymyl: — 



UDGORN SEION. 


332 

oddiamgylch iddynt;a cliystal manteision a hwythau, heb fyned 
a nemawr neu ddim traethodau oddiamgylch eleni; a'r canlyn- 
iad yw nad ydynt Ijj’th, braidd, yn bedyddio neb nac yn agos 
mor ddedwydd a’r lleill! ! Onid yw yr enghraifft lion, ac 
ychwaneg a ellir enwi, ddigon eglur i brofi y lleshâd o 
draethodu? Pafoddy dichony neíoedd amlygu hyny ynblaenacli 
na thrwy gymmeradwyaeth ac arddeliad y fath ag y w hyn? 

Gan fod ein gwybodaeth o ddwyfoldeb ein cenadwri yn ein 
gorlbdi i unrhyw ymdreehiadau i’w chyhoeddi i ereill,' paham 
nad yw ìnor gymhellol i hob yimlrecliiadau, ac yn enwedigol i 
ddospa.rthu “yr argraffedig air?” Yn erbyn hwn ni allant 
gyndyn ddadleu, na'i wneyd yn ddau eiriog — yr un peth a 
ddywed o hyd, a dywed y gwir mor bwyllog a dealladwy ag y 
mỳnant eu hunain! 

Nid i’r byd yn unig y mae traethodu yn llesiol, ond gwydd- 
om fod I)uw yn dedwyddoli, drwy eì Ysbryd Glân, y sawl a’i 
gwnel yu fwy nag y gwna â’r rhai a wrthodant ei wneuthur; 
dyma deimlad — dyina brofiad gwybodus i ni a’rhwn cyd-dystia 
profiadau yr oll a’i gwnaeth ac a’i gwna. Pwy a ddymuna 
deimlo yn ddedwydd, Frodyr? fiyma’r fifordd! Pwy o honoch 
cliwi chwiorydd, a ddymunech fod o fawr fendith a chael eich 
mawr fendithio? fiyma’r fibrdd? Iìhybuddier, — rhybuddiereich 
cymmydogion drwy draethodau a thystiolaethu; canys, 
gorchyinyua fiuw hyn, ac nid oes ond hyr amser i’w wneutl'.ur 
cofier, cyn y del y blinfyd. Prynwch yr amser oblegid y dyddiau 
sydd ddrwg.U 


Cim.manfa Meibionydd. — A gynnaliwyd yn Mlaenau, 
Ffcstiniog Sul, Mehefin 4ydd. Cynnrychiolwyd Cangenau 6, 
Hend. 15, Off. 6, Ath. 2, Dia. 1, Bedyddiwyd 2, Cyfanrif 72, 
addunedwyd yn unfrydol i gynnal yr holl Ly wyddiaethau 
Eglwysig drwy eu gweithredoedd a’u gweddiau fiyddiog; cafwyd 
addysgiadau gwerthfawr gan y Bugail J. Parry a pliregethodd 
ef, y Llywydd 11. Evans, a’r Henuriad li. Parry yn ddylan- 
wadol ar y cynnulleidfaoedd gwyddfodol, y rhai a ddangosent 
argoelion eglur o’u crediniaeth yn y gwirioneddau a glywent; 
Ysbryd y gwirionedd a’u hargraffo ar eu calonau, a’u dygo yn 
utÿddion iddynt ac yn fwynhawyr o’u lles. 

Jlymuna y Llywydd a'r Bugail yn daer, gael brodyr i'w 



TjDGORN SEION. 


3S3 

cyrmorthwj'o yn Ffestiniog a’r cylchohdd: y mae anghcn 
Henuriad gwrol yn Caernarfon, arall yn Bethesda, ac inewn 
amry w fanau cylchynol yn fawr iawn, gellir cael gwaitli a phri= 
da a lluoedd o wrandawwyr. Frodyr! Pwy a aiff? Nid yw ein 
hyddin o Wirfoddoliaid, erhyn cu dosparthu i’r lleoedd mwyaf 
anglienog ond dangos llefydd oreill Ue y mae braidd fwy anglien 
fyth. I’r maes juite, Frodyr! y rhai a fỳnweh “goronau 
anniflanedig” dyma’r tfordd i’w hennill! Y rhai a fỳnwcli 
fÿned 'i Seion, dyma’r fTordd i gycliwyn,— ewch mor helled y 
galloch dan rybuddio y fforddolion tua barn, mai fl’orddolion tua 
Seion ydych — mai yno y geiiw' Duw, ac niai yno yn unig y ceir 
diogelwch rhag y barnedigaethau ofnadwy sydd fel cymmylau 
beicliiog gan ddigofus nwyd yn mron hollti ac arllwys ar eu 
gwarthaf. Ymrown, “ wyliedyddion Seion”a osodwyd gan Dduw 
ar y caerau i rybuddio o’r blinfyd dyfodol; cofier mai y neb a 
wel y cleddyf yn dyfod ac ni rybuddio y wlnd, a lladd o’r clefyd 
hwynt, y byddant feirw yn eu pechodau, eithr y gofynir eu 
gwaed oddiar law y gwliedydd hwnw. Fyma ddiysgog gyfraith 
ein Duw, a’i cadwa, a geidw ei enaid yngliyd a’r rluii a wran- 
dawant arno — a’i trosedda a ddelir yn gyfrifol gan ei Hawdwr a 
chan y colledigion a’i gwynebant am gyfiawnder dyladwy 
iddynt, o lierwydd esgeuluso o hono eu rhybuddio yn hrydlon 
o’r barnau a ragwelai! Cofier Jona, cofier gwraig Lot — ccficr 
dydd y cyfrif, ac mewn pryd cyfrifer y gost o esgeuluso rhy- 
buddio ein cyd ddynion ” 

Hysbyser ni gan y brodyr a all fyned i winllan Duwar ci alwad. 
mor brydlon ag y gallant, naill a’i drwy ymweliad neu lythyr, 
a’u hamgylcliiadau, fel y gallom flaen drefnu ar eu cyfer. Yn 
awr yw yr amser goreu o’r flwyddyn i fyned, o herwydd addas- 
rwydd y tywydd i bregethu allan ac i ddosparthu traethodau ; 
pan ddel y cynheuaf ni fydd mor liawdd gan bobl y wlad 
ddyfod i wrandaw ; yn au r y w yr miser cymmeradwy — yn mcr 
gwneler ynte, Frodyr, a’r Hwn a’ch pia a dál i eliwi ar eich 
canfed ! 

Perfro Ddelìeuol . — Mae y Llywydd Frice a’r Saint yn hur 
ddiwyd yn pregethu a thraethodu tua Ilwlffordd. &c., a’r prc- 
getliwyr fyth, fel yn mhob oes a gwlad. yn frain duon yn pigo 
yr hád da eyn y caífo ddyfnder daear; rhyfedd na fyddai gan 
IYcsleyaeth ddigon o waith i’w phregetliwyr, yn lle eu heLa ; 



384 ODGORN SEION. 

bregethu Mormoniaeth; cywilyddia Mormoniaetli arddel y 
cenadon a anfonant i’r maes, o herwydd y maent wedi eu tyngu 
i ddweyd pob peth oncl y ywir, tra y gwir yn unig yw Mor- 
moniaeth. Gweíf iddynt fyned a hwy i’w hysgol Sul yn 
nesaf i dynu brwsh arall drostynt i’w gloewi. Mae yr hen 
ffasiwn o dreio y “ Jacks” a ddaw o’r Coleg yn erbyn Mor- 
moniaeth, fel yr eir â cheiliogod weithiau i’w treio i ben tornen 
ddieithr, yn ffasiwn newydd yn Hwlffordd yn awr, a mawr y 
stripio ati y mae y “ Jacks” diweddar hyn, fel pe’d anghofiasant 
eisoes, fod eu holl gewri pengaled a ymladdasant à hi, wedi 
curo eu hymenyddion allan yn erbyn ei thalcen caled hi. 
Ond pa wiw dysgwyi iddynt hwy gymmeryd rhybudd, “ fel 
y ceir y tad y ceir y plant o dyfiant ac o dafod,” hyd eu tranc, 
onide, nid geirwir mo Twm o'r Nant. 


India I’)dw viìf. iniol. — Dywed ern hybarch frawd N. V- 
Jones o Galcutta, fod yr Henuriaid yn ffyddlon iawn i bregethu 
drwy lawer o anfanteision, y n yr India ddwyreiniol a gogleddol. Y 
Newyddiaduron, ar ol ehwydu eu liaflendid afiachus, fel arfer, a 
gauasant eu penau rliag cyhoeddi amddiffyniadau; ar ol dweyd 
y cruglwyth ystoriau am yr “ Hen Joe,” y “ Spalding 
Itomance,” a mil ond un o rai mor ddwl â hwythau, perswad- 
iodd yr Offêiriaid hwynt nad lle gweddus oedd colofnau New- 
yddiadur i ddadleu am grefydd, eithr arosant i weled eu dad- 
leuydd yn colli y dydd cyn dweyd hyn, bid siwr. Mae yr Off- 
eiriaid w’edi dangos mwy undeb ac ymdrech i rwystro i’r Saint 
gael gwrandawiad gan y werin, nac mewn dim arall yn y wlad ; 
anfonasant lythyrau i’r holl amddiffynfeydd drwy yr lndia, i 
rybuddio y bobl i beidio gwrandaw ar “ gabledd Mormonaidd,” 
a rhybuddiant yr Indiaid hyd y nod i beidio eu derbyn i’w taii 
eithr eu gorfodi i orwedd alian yn mhlith bwystfilod, neu 
stablau brwnt yr anifeiliaid, a dymuno eu newynu pe gallasenti 
tra eu hunain yn gloddesta ar gost ceiniogau a dimeuau y 
tlodion drwy Gymru. O ddydd y tâl, pa hyd yr oedi ? Dych- 
ymmygwn glywed, “ Ychydig bach etto.” Fel hyn teithiodd 
rliai o’r brodyr am fwy na mil o filltiroedd drwy wlad afiachus, 
yn mhlith y fath bobl, a dychwelasant wedi cael profion digon- 
ol eu bod yn gwrthod yr efengyl. Cyhoedda yr Henuriad 
Fiudley draethodau ar yr egwyddorion eyntaf mewn manau 



ÜDGORN SEiOlí. 


315 


<?reîlL Cyfieîthir Llyfr Mormon i’r Bengalaeg yn Calcutta,’llo 
y bedyddiwyd wyth yn ddiweddar. Bwriedir ymfudo y Saint 
■oddiyno i Seion y tymhor nesaf. Cynnydda y gwaith yn 
Madras yn ddiiceddar , — a gobeithion da, a’r Indiaid yn llawen- 
kau yn rareintiau a doniau Eglwys Dduw. 


LLYTHYR ODDIWRTH YR HENURIAD DEWI 
ELFED JONES. 

Llanelli^ Mehefin, 12, 1854. 

SIygedawg Lywydd Jones Dywenydd genyf allu eich hya* 
bysu y fod gwaith Duw ar gynnydd yn y Gynnadledd hon 
Tystiolaethu o dỳ i dŷ, traethodu, pregethu ag sydd ar ymdaitb 
hwylus trwy hyd a lled cylch ein llafur. Taer eiddunwn am 
ragor o’r Gu'ir/oddiaid i ymweled â ni ; daeth dau attom — eu 
gwaith sydd o’u blaen. Cydweithir yma gyda bywiawgrwydd 
cynnyddol. 

Y tystiolaethu, &c., a esyd y Ueoedd hyn yn un cyffro by w 9 
gẁr i gẁr; a theimla y swyddogion ag ydynt yn ddúcyd wrth 
hyn, fwy o nerth ynddynt nag a deimlasant erioed o’r blaen. Ac 
yn gymmaint a bod effaith daionus wedi, ac, yn canlyn y Cym- 
manfaoedd neu y Cyfarfodydd Cyhoeddus a gynnaliasom y llyn- 
edd, mewn amryw leoedd lle nad oedd Saint, yr ydym 0 ddifrif 
wrtbi eleni dracbefn. Hon yw y ffordd oreu a brofasom ni yma 
er darostwng rhwystrau, a chreu dylanwad dros y Saint. Dyma 
y dull yr awn yn mlaen, sef yw hyny. Pan fyddo gwrthwymeh. 
rwydd llidiog i’r swyddogion i bregethu mewn unrhyw le, yrn- 
drechwn yn ddioed i gael caniatâd i godi Stage yn rhyw fan cyf- 
reithlon a chyfieus yn y cyfryw le, yna nodwn y Sul y pregethir 
yno, gosodwn o chwech i naw o Hennriaid i bregetbu, rhai am 
ddeg o’r gloch y boreu, dau prydnawn, ac am cbwecb yr hwyr. A 
buora yn llwyddiannus bobcynnyg. Cawn wahoddiad o bob lle 
y buom, i fyned yno drachefn. 

Croesawir ni weithiau gan rai Police , trwy ein bygwth yn Hym 
a chwerw, gyda llygaid pwmparla, a golwg ddigasog. Cymmerir 
ein henwau ganddyntdan grynu, a’u gwynebau fel yreira neuV 
calch. Tools ydynt y pryd hvn, yn nwylaw Parchedigion,steward- 
iaid societies , a Lordiaid y sectau. Ond ni’n dawr ni pwy fo ya 



TDGORN SEIOÎÍ. 


3S»5 

cin herbyn, tra Du'v genyu». Diolch i*ldo am ei nerth i ni yrí 
n_ , "ynt , h <íurthwyn» biadau «jr'lynion l)i>!us a chteulon. 

8‘tl y 4ydJ u’r mis hwn, cynnaliasom Gymmanta bregethu yn 
y Fân Galoh, mcwn tỳ ardrmhol genyui at wasanaeth y Gaufjeri 
yn y lle, yr hwn a agorwyd i’r perwyl y dydd uchod. Mae yn 
dŷ hach cyfieus dros ben, wedi ei lorio â main a chalch, ac ynddo 
espynlawr a phwlpud hylaw a thwt anghytTredin Yn ei yrnyl y 
mae lle wedi ei wneyd mal yn bwrpasol at ledyddio, vr oll aru 
resymol ardreth blynyddd. Pregethwyd yn y c\ farfod gan y 
brodyr canlynol : — D. Davies, Juhn Edmunds, Morris Jenkins, 
Thos. Jnnes, Llywydd Cynnadledd Caerfyrddin, J. J. Phiìlips, 
Dewi Elfed J-ines, a’r Llywydd Thomas Jeremy. 

Wedi terfynn y cyfarfod, aethotn i làn y llyn lle yr oedd am 
rvw edrychwyr. Canodd y còr Ac wedi gweddio gan yr Hen- 
uriad D. Davies, galwsisom ar y Llywydd Jererny, yr hwn a bre- 
gethodd yn “ short and sweet” ar fedydd. Yna yr Henuriad Thos. 
Rees aaetb i’r dwfr, a bedyddiodd un o aelodau y Bedyddwyr yn 
Pont Henry. Da genyf weied fy hen frodyr a’m chwiorydd yn 
dyfod ar fy ol i gael gafael ar y gwir fel y mae yn yr Iesu. 
Tystiodd ereill eti penperfyniad i ymuno yn fuan. Dranoeth, 
aeth tri o honom i Bontyberem, a chawsom gylarfod adeiladol 
iawn yno. Yr hwyr canlynol, pregeihodd y brawd D. Davies a 
tninnau allan yn yrnyl pentref bychan ar Fynydd y Cerrig, i 
gynnulleidfa o wrandawwyr astud a boddus. Yr hwyr canlynol 
mewn Uearall,o fiaen tŷ cymmydog earuaidd. pregethodd J. J. 
Phillips, U. Davies, a minnau. Mae yn y lleoedd hyn atnrai 
wedi addaw cyrameryd eu bedyddio yn fuan. 

Cynnelir y Gymmanfa nesaf yn Porthyrhyd, Llanddarog, lle 
y dysgwylir y bydd stage mewn lle cytìeus i bregethu, ac i gan 
noedd u wraudawwyr glywed geiriau y bywyd. 

Yr ydytn wedi penderlynu bud yn rhydd a glàn oddiwrth waed 
pawb oll o fewn y Gynnadîedd hon. Byddwn daer yn nerth ein 
Duw i dystiolaethu, traethodu, a pbregethu nes y byddo creigiau 
yn clecian, hronydd a gelltydd yn ymateb y naill y llall, cwraydd 
a dyffrynoedd yn diaspedain drwyddynt oll, gan sŵn pregethu 
efengyl ein Harglwyda Iesu Grist, o eneuau gweision awdurdod 
edig Duw Abraham, Isaac, Jacob, a Joseph. Offeiriaid a 
pharcbedigion, pregethwyr a diaconiaid, aelodau a gwrandawwyr 
sectariaid a gyffroir genyra trwy rym dwyfol wirionedd, fel y. 



tDGOEN SEIOK. 


3S" 

6 vtHiirr. ryii.l oddinrth eu gnaed, ac y byddont huytbau yn d.ìi- 
esfyus yn y dydd a d.laff. 

Mewu gwml.liau arnì drosnch, a dymuniadau pariraus ani nerlh 
yr Ysbryd G ; àn. ynghyd a ben.'.illi Dua ar eiu llafur, 

Y unrphwts yr eiddoch yn ustyupedig, 

Dewi Elfe» Jones. 


NEWYDDION DIWEDDAR O DIRIOGAETII UTAII. 
('afwyd tymhor pur iaclmsol drwy yr holl sefydliaclau, y mae 
ugain o ysgoWui mawrion a chyfleus yn Ninas y Llyn Hah n 
eisoes, ac ereill yn cael eu hacleilatlu, heblaw bod ymroadau 
teilwng ar y pen hwn yn cael eu gwneuthur yn yr holl sefyti- 
liadau; yn Lehi, Dinas y Llyn, Cryn hyfryd, Springville, Pal- 
myra, Payson, ac mewn amrywiol ddinasoedd newydd ereill, 
cynhaliwyd ysgclion yn y gauaf diweddaf. Cyhoeddodd y 
Cyfieithydd D. B. Huntingdon, yr ail argraffedig o’i Ramadeg 
o iaith yr Utahs a’r Shcshone. arall a gyhoeddodd Ramadeg o 
íaitli Pietles , a gwneir ymdrecliiadau cyffredinol a selog gan y 
Saint i ddysgu îeithoedd yr Indiaid cylchynol, llawer o ba rai 
a ymbleserant yn eu hyflorddi yn hyny, hyd nes y gallant yn 
y sefydliadau deheuol bregetlni yn ddealladwy .’r Indiaid 
Daetli Walker a’i gedyrn i ntewn yn ostyngedig i ymhil arr. 
heddwch à’r Saint, ac ymrwymodd hyd a allai i gadw heddwch 
yn mhlith yr Indiaid. Mae y gwaith haiarn yn hur llwydd- 
iannus, a’r Indiaid cylchynol yn gyfeillachgar ac yn foddlon i 
weithio; mae poh argoelionyn dynodi y ceir cynheuaf toreith- 
iog, ac y bydd llawnder o ymhortli yn y Diriogaeth eleni, gyda 
diwydrwydd; mae y mûr cylchynol i’r Deml, wedi cynnyddu 
yn raddol drwy y gaua f ', a chwhllreir yn gynnar yn y gwanwyn. 
Ad-reoleiddiwyd y fyddin yn saith catrawd traed, ac un o wyr 
meirch. Y r n Nyffryn Utah agora y gwanwyn yn gynt nag yn 
Nyffryn y Llyn Halen Mawr eleni, llafuriant y ddaear yn 
hwylus yn Mawrth. Yr oedd yr ymfudwyr i Ca’.ifornia, a aros- 
asent yno dros y gauaf. eisoes wedi cychwyn eu taitli. 
Dechreuwyd mûr o amgylch Dinas Provo yn bedair milltir ei 
hyd. Digon tcbyg y costia y gwenith dri dolar y bwshel cyn y 
cynheuaf. Adeiladir mùr o gerrig oddiamgylch Dinas y Bryn 
hyfryd, o tan Lywyddiaeth yr Esgob John Banks. Adeilad- 



'ldê ÜDOORN SEIOS. 

*wyd araryw felìnau llafur yn y gauaf diweddaf. Mae y brodyr 
Danaidd yn gwladychu yn San Pete, cyfranir iddynt ymborth a 
ilaf'ar hâd ar yr ammod o eu bod yn gweithio ei werth wrth 
adeiladu ysgoldỳ iddynt eu hunain. 


AMRYMTíAETHAtJ, &c. 

6WOBR ASÍ WERT Hü NEU ODOSPAÎITHU TRAETHOIiAü! 

Gwobrwywn y sawl a toertha fwyaf o’n traethodaü o hyn i 
-ddiwedd y flwycídyn à chyfrol yn cynnwys yr oll a gyhoeddwn 
yn y flwyddyr. hon, ynghyd a darlun o'r awdwr, wedi éi 
rhwymo gystal ag y gallwn gael ei rhwymo; y rhai a redant 
am y gamp hon, ymddiosgant atti hi, canys y mae rìiai o redeg- 
wyr buan y Deau yma wedi cychwyn eisoes ! 

Etto. — Gwobrwyir hefyd â’r cyffelyb wobr y neb a ddospartha 
fwyaf o draethodau yn y cyfamser, anîoned i’n hysbysu o’r rhif. 
ag enw ei Lywydd wrth ei ddanghoseg, er sicrhau y wobr. 
Cerfir arno mewn llythyrenau aur am ba orchestwaith y 
ennillwyd ef, a bydd yn goffawdwriaeth i gymhell eu liachau i 
efelychu y gwron a’i caíff. Gwell fyddai genym i un o’r 
chwiorydd ei ennill! ! Pwy a’i caiff î 

Etto, coffhawn y Llywyddion y gofynir y cynnrychiol- 
iad lianner blynyddol, o bellaf, cyn pen y 4 diwrnod ar ol y 
dydd diweddaf o Mehefin yn cynnwys enw y Gynnadledd, rhif 
y Cangenau, Arch-Off. Hend. Off. Ath. Dia. Ysg. Bu farw, 
Ymf. Bed. er y cynnrychioliad blaenorol a’r y cyfanrif aelodau, 
yn cynnwys y Swyddwyr a’r rhai gwasgarcdig, ynghyd ag 
enwau y Bugail, Llywydd, ac Ysgrifenydd. Gwnaed pob un 
eu hunain yn hysbys o’r eyfarwyddiadau a welir yn y Star, Cyf. 
xv, tud 474. 

DERBYNtADAU Ajt Lyfrau o Meh. 13 hyd 21.— Sir Fyn- 
wy, £2 ; Gorll. Morganwg, £3 lOs. — Cangenau Dwyr. Morgan- 
wg — Caerdy dd, 17s; Dinas, 2s 6c; Pontypridd, lös 6c ; Cap 
Coch, £1; Georgetown, 9s 4c; Ffynnon-Tydfil, 2s 2c; Troedy- 
rhiw, lOs. 


CYNNWYSIAD. 


Tun. 

îilholiad yr Henuriad Frauklin D. Richards . ...... 373 

Annercbiad. &c 375 

£ais i ddehongli Dammeg yr luddewon a’r Mochyn 37 6 

Golysyddiaetli — Dospartiiu Traethodau— Newyddion Cartrefol— índia 

Ddwyreiniol 381 

•Llythyr oddiwrth yr Henuriad Dewi Elfed Jones 385 

Newyddion Diweddar o Diriogaeth Utah 387 


MERTHYR TYDFIL: 

Aa«RAFFWyD A CHYflORílDWYD GAN B. JONES, 14, C \ ST L B STnElT. 



TJDGORN SEION. 

1*ET 

^frni ]) 


Rhif. 25.] GORPHENAF 8, 1854. [Cyf. VII. 


TR UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG PRIF 
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT 
Y DYDDIAU DIWEDDAF. 

At y Snint tjn Nyffrynoedd y mynyddoedd, ac at y rhai sydd 
ar wasgar dncy y ddaear, yn annerch : — 

Anwtl Frodyr. — Y dwys a’r parhaus awydd a feddwn ara 
Iwyddiant Seion, a chynnyddiant Teyrnas y Gwaredwr ar y 
ddaear, ynghyd a’n dymuniad i lesoîì, cysuro, a dyddanu y 
Saint yn eu brwydrau yn erbyn dichellion Satan a gallu y 
gwrthwynebydd a’n cymhell i gymmeryd ychydig amser i 
ddarlunio i chwi rai pethau yn hanesyddiaetli y mynedol, ein 
sefyilfa gyffredinol, ein bwriadau, dvmunì*lau. &c., er eich 
cysur a’cli hyfforddiant. 

Er dyddiad ein Hepîstol Cyffredinol blaenorol derbyniasom 
hysbysiadau am lwyddiant cyffredinol Efengyl Crist, oddieithr 
ychydig eithriadau, yn mhob man ei pregethwyd lii; yr hyn a 
gysura ein heneidiau, ac a acliosa i’n calonau lawenhau yn 
naioni Duw i’n cyd ddynion, drwy dueddu ealonau y rhai 
gonest yn mhlith cenhedloedd y ddaear at y gwirionedd, megys 
y mae yn Nghrist Iesu. 

Mae Hwyddiant cyffredinol wedi coroni ein liymdrcchiadau, 
gartref. ac oddicartref, ac y mae y gwaith yn cynnyddu yn 
gyflym drwy yr holl fyd. Agorodd yr Arglwydd y ffordd o 
flaen yr Henuriaid mewn gwledydd Tramor, ac ar Ynysoedd y 
Môr mewn modd rhyfeddol. Galiuogwyd yr Ilenuriaid a 
anfonwyd i gyrliaedd yn brydlon i’r gwahanol orsafon a 
24 [pris ly. 



390 ÜDOOÜÎT SEIGIÍ’: 

appwyntiwyd iddynt, a chaniatawyd iddynt aros yno ' i : 
bregethu yr Efengyl yn ei chyflawnder yn mhob man, oddi- 
eithr Prussia a’r India Orllewinol. 

Dychwelodd y Brodyr Hosea Stout, James Lewis, a Cha]iman 
Duncan o’r genhadiaeth Cldniaidd, wedi tirio yn Hong Kong, 
heb allu gwneuthur unrhyw ddylanwad, na setýdlu baniar y 
gwirionedd yn yr Amherodraeth alluog Iionn. Achoswyd hyn 
gan gyflwr cythryblus y wlad, yr hyn a’u lluddiodd i dreiddio i 
mewn iddi, ae i ymhysbysu eu hunaÌD yn ei harferiadau, eir 
defodau, ac yn iaith y bobloedd. 

Yn Ynysoedd Sandwìch, dan arolygiaeth yr Henuriaid 
Philip B. Lewis, George D. Cannon, B. F. Johnson, ac ereill, 
mae y gwaith yn hynod o lwyddiannus. Drwy hysbysiadau 
oddiwrth y Brodyr Lewis a Cannon, dyddiedig Honolulu, 
Hydref '20, 1S53, deallwn fod dro3 dair mil wedi cael ett 
bedyddio. a bod Henuriaid broiiorol, a’u holl galon wrth y 
gwaith o gyhoeddi y newyddion da, y rhai sydd i’r holî 
bobloedd. Sefydia y genhadiaetli ArgrafFwasg i argrafifu Llyfr 
Mormon yn yr iaith frodorol, yr hwn sydd eisoes wedi cael ei 
gyfieithu yn barod i’w gylioeddi. 

Yn yr Ynysoedd Cymdeitliasgar, mae erlidi t irth yn parhau 
mor arw yn erbyn y Saint, nes rhwystro cyfnnortm. a’r Hen- 
uriaid Americanaidd wedi gorfod ymadael: eithr parhant, 
serch hyny, yn e^ liymdrechiadau i gyfeillachu a’r brodorion> 
llawer o y rhai, er gwaethaf erlidigaeth, a barhant, yn ol yr 
hysbysiadau diweddaraf, i ddysgu ac ymarferyd egwyddorion 
hywyd ac iachawdwriaeth. a dderhyniasent gan yr Henuriaid 
PrífEt, Grouard, ac ereill, a faasent yn eu plith. Ymchwilia y 
Brodyr am Ynys, ar yr hon y gallant ymgasglu mewn heddwch; 
a’u gwaredu odditan y dylanwad niwcidiol a achosir drwy 
gyfeillachu ag estroniaid yn eu cyflwr presennol. 

O Awstralia cawn newyddion pur ddyddorol. Tiriodd yr 
Henuriad Wandell yn San Bernardino, ac etholwyd yr Hen- 
uriad Augustus Farnham, o’r ddinas hon, i Iywyddu ar y gen- 
hadiaetli hono. Sefydlwyd cyhoeddiad o'r enw“Gwylied- 
ydd Seion,” yn Sydney, Deheudir Cymry Newydd, yr hwn a 
argoela gael cefnogaeth ddyladwy, a gwneuthur lfawer o' 
ddaioni. Cynnwysai y gwahanol Gynnadleddau liyny amryw 
gannoedd o Saint, ac y mae cynnyddiant beunyddiol. Yr oedd 



UIÎGOHN SEIGN. 


391' 


yrH'emiriad Burr Frost yn Melbourne, a’r Henuriaid ereill yn 
wasgaredig ar hyd y wlad. Bwriadai yr Henuriaid Farnham 
anfon genhadiaeth o Sydney, i Hobart Town, Van Dieman's 
Land, ae i Zealand Newydd. 

Gwaredwyd cenhadiaeth Caleutta yn rhyfeddol o ddaionus 
rhag yr heintiau a’r tymhestloedd arierol i’r cylchoedd hyny, 
yn eu symnmdiadau o fan bwy gilydd, yn y cyflawniad o’u 
hamrywiol ddyledswyddau. Ymwelodd yr Henuriaid oddiyma 
ag Ava, yn Ymherodraeth Burmah, Dinapore, Chinsurah, 
Madras, a Ceyion, a dysgwylir y fod y Brodyr Ludington a 
Sarage eisoes yn Siam. Mae yr Henuriaid Findlay, West a 
Dewey yn Bombay, ac y mae yr Henuriad Willis wedi bod yn 
llafurio yn yr India Ogleddol. 

Y'r oedd yr Henuriad Jesse Haven yn Cape Town pan y 
clywsom ddiweddaf, wedi gwneuthur dechreuad a gobeithion 
daionus. 

Mae holl genhadiaethau Ewrop yn llwyddiannus, oddieithr 
Prussia. Mae y gwaith yn cyunyddu er yn arafaidd, etto yn 
sefydlog yn Germany, Frainc ac Italy. Cyfieithwyd Llyfr 
Mormon i’r iaith Gymraeg, Ellmynaeg, F’frengaeg, Idalaeg, a’r 
Danaeg. Ni chlywsom am farwolaethau yn y cenhadiaethau 
Tramor, oddieithr Willard Snow, yr hwn a fu farw a'r fwrdd 
ìiong tra yn hwylio o Copenliagen tua Hull, ar y 25 o 
Awst, 1853. 

Ni arosodd yr Henuriaid a anfonwyd i Ynyosedd yr India 
Orllewinol yno yn hir, o herwydd y drwgdybiai yr awdur- 
dodau amcan eu presennoldeb yn eu plith. Hwyliasant hwy 
yngliyd a’r rliai a anfonwyd i’r Guiana Frydeinig, i’r Unol 
Daleithiau lle y maent, oddieithr Elijali Tiiomas, yr hwn a 
ddychwelodd yr Hydref diweddaf, yn parhau i lafurio. 

Mae yr Henuriad Orson Pratt yn Ninas Washington, yn 
cyhoeddi y Seer, eithr a ddycliwelodd y tymhor hwn; fely gwna 
hefyd yr Ilenuriad S. W. Richards ag,sydd yn awr yn llyw- 
yddu yn Mrydain, a II. S. Eldridge. y Llywydd yn St. Louis. 

Mae yr Ilenuriaid Lyman a Rich yn Llywyddu a’r sefydliad 
San Barnardino, yr hwn sydd mewn sefyllfa flodeuog. Llafur- 
iodd y gweddiH o’r Deuddeg Aposto), er dyddiad ein diweddaf, 
yngwahanol sefydiiadau y Diriogaetli hon, yn ol y galwadaui 
achiysurol. \ 



392 


TTDGORN SEIOW, 


Ar y 15 o Hydref, cychwynodd gorymdaith o tan arolygiaeth 
y brawd Orson Hyde tua Swydd yr Afon Werdd, a sefydlasant 
ar Aber Smitli, a galwant y lle yn Fort Supply. Eu rhifedi sy 
tua chant o wyr nerthol. 

Mae y sefydliadau deheuol wedi cynnyddu hefyd yn eu pob- 
logaeth yn unol a’r cyfarwyddiadau aroddwyd yn y Gymmanfa 
ddiweddaraf. 

Ar yr lrt o fis Tachwedd, tiriodd y brif osgordd o'r Saint a 
ymfudasent drwy gynnorthwy y Gymdeithas Ymfudol Bar- 
haus, yn iach a chysurus. heb i unrhyw anffawd neillduoí 
ddygwydd iddynt ar eu taith, oddieitlir mewn anifeiliaid. 

Ar y 25 o’r un mis gorehuddiwyd wyneb Dyffryn y Llyn 
Halen Mawr ag eira, eithr parhaodd y tywydd yn dymheru» 
o’r pryd hwnw hyd oddeutu y 10 o íonawr, er pa amser, hyd 
oddeutu y 18 o Fawrth, caweom dywydd go stormus yn lled 
gysson — yr liinfesurj’dd ar brydiau o gylehpedwar ar bymtheg 
o raddau islaw y pwynt rhewog. 

Ar yr i o Hydref tiriodd Cadben Morrison. a’r gweddill o 
osgordd y diweddar Cadben Gunnison, y rhai a fuontyn chwil- 
io am y lle goreu i gledr-ffordd i’r mór tawel, arosasant yma 
am gyfarwyddiadau. ac i’r tymhor feirioli, hyd Ebrill y 4ydd, 
pryd yr ail ymosodasant ar eu hymchwiliad. 

Cynnaliwyd ysgolion cyffredinol mewn gjiahanol fanau o'r 
ddinas. ynghyd ag ysgolion i ddarlithio ac i ddysgn ieithoedd 
drwy y ddinas. Yr Henuriad P. P. Pratt a ddysgai yn yr 
Y'sbaenaeg, D. B. Huntington yn ieithoedd yr Ltah a’r 
Shosone; efe a gyhoeddodd eiriadur hefyd yn yr ieithoedd 
hyny er addysg i’r ysgolor ieuanc. Cynnaliwyd cyfarlodydd 
yn gysson yn ngwalianol ysgoldai y ddinas. a chyfarfyddai y 
Corwman yn gysson. 

Cyfansoddwyd egwyddor newydd gan yr Athrofa. yr hon a 
ddysgwylir i fod yn bur Ilesiol er i estroniaid ddeall yr iaith 
Saesonaeg, yn ogystal ag i’rieuenctyd yn ein gwlad. Cymliellwn 
hi i gymmeradwyaeth y bobl, gan ddymuno ar i ddysgawdwyr, 
ac ysgolfeistri eî hymarferyd yn eu hysgolion. Mae mawr 
anghen gwelliadau ar yr iaith Saesonaeg — mae awgrymiad yn 
ddiyon i’r doeth. 

Ar y ö o Hydref agorwyd y “ Dcsr.ret Dramatic Association,” 
yn y Social Ilaìl, er hyny, cafwyd difyrwch o amrywiol fathau 



ÚDGOltB SEION. 393 

ganddynt yn yr adeilad hwuw yn wythnosol, gyda rhai 
eithriadau. 

Ar y 5 o Chwefror, cynnalioid y Degau a thrugeiniau eu 
Cymmant'a chwarterol, yn y Sociui Hall, am ddeuddydd, a 
chafwyd gwrandawiad Uiosog. Yn y cyfamser rheoleiddiwyd 
tri o gorwmau yn ychwanegol, sef y 37, 38, a’r 39 

Cynnyddodd y mur allanol oddiatngylch y Deml gryn lawer 
er dyddiad ein Hepistol blaenorol, mae y gwaith maen a pliridd 
feini wedi eu gorphen ar ddwy ochr a hanner, oddieithr y 
grib. 

Mae y tnur o gylch y Ddinas yn cynnyddu yn gyflym hefyd, 
a bwriedir ei orphen yn y tymhor presennol. Mae arnry w o’r 
sefydiiadau wedi diogelu eu liunain, drwy adeiladu amddiffyn- 
fau, etto arosa llawer i'w ei wneuthur. Mae yn bur ddymunol, 
ac erfyniwn ar y Saint ria laesant eu dwylaw, ac na ddiffyg- 
iant yn eu hymdrechiadau hyd oni chwblheir eu hamddiffyn- 
feydd. Er fbd yr Indiaid yn heddychol yn awr, ac wedi bod 
feily er’s rhai misoedd, etto, nid oes sicrwydd y parhant felly; 
o ganlyniad. anghenrheidiol y w er ein iachawdwriaeth dymhorol 
a lieddwch y Diriogaeth, ein bod ni yn barod i gyíarfod ag un- 
rliyw ymosodiad a ddichon ein eyfarfod. Nac eweh i’r Ranyons 
nac i unrhyw leoedd anghyfanedd yn unigol, lle y gall Indiaid 
ymguddio yn anweledig i cliwi, heb yn gyntaf ddeall, drwy ym- 
chwiliad, eich bod yn ddiogel. Ewch yn gwmniodd digon lliosog 
a. chryfion i arswydo eich gelynion, ae yrta, bydd llai o berygl 
jddynt ymosod arnoch. FeUy, yn eich holl barotoadau bydd 
llai o anglien i chwi ymladd, myned ar orj’mdeitiiiau na goddef 
colledigion, os byddwch eisoe6 yn barod, ae yn gwbl alluog i 
amddiflyn eicii hunain ar fynud o rybudd. Mewn enyd o 
ddiogi, diofalwcli, ueu ddifaterwcli, y daw dinystr arnoch; 
“ allan o oiwg, allan o berygl,” sydd ddiareb rhy ymgynnefìnol. 
Dywedwn wrth yr holl Saint yn nyffrynoedd y mynyddoedd, 
yn enw Duw Israel, os na ufyddhewch i’r cynghorion ydych 
yn gael, a chyd-ymflurfio à dymuniadau eich arweinwyr, chwy- 
chwi a ddyoddefwch golled, yr hyn yw eanlyniad naturiol 
anufydd-dod. Mŷn yr Arglwydd bobl a wnant Ei ewyllys, y 
rhai a gyd-ymffurfiant a’i ddymuniadau rhesymol. Os yn 
ewyllysgar, goreu oll; os nad yn ewyllysgar, gallant ddysgwyl 
cael eu ceryddu; canys ni oddefa yr Arglwydd ei ddirmygu 



TOGORN SEION, 


394 

wedi iddo arllwysEi fendithion o wyhodaeth, yn ddiluw o oleurii 
drwy ddadguddio egwyddorion pur a santaidd, gwaredigaeth o 
ormes, a therfysgluoedd, a llwyddiant, heddwch, a llonyddwch 
anghydmarol. 

O hyn allan ymroweh yn unfrydol i adeiladu eich amddiffyn- 
feydd, amgauwch eich dinasoedd a’ch trefi, gwarchauwch a 
gwyliwch eich anifeiliaid a’ch meddiannau, cadwch eich drylliau 
a’ch arfau yn loewon, ac yn gyfleus i ddefnydd ar eiliad o 
rybudd, ac yna, wedi ymbaròtoi fel hyn i gyfarfod â pherygl o 
bob cẃr, i amddiffyn eich hunaiiygan ddyfal wylio am ymos- 
odiad.os cyfarfyddwch aglndiaid, byddwch garuaidd a cliyfeillgar 
wrthynt; siaradwch a masgnachwcli yn gyfiawn a chymmydog- 
ol â hwynt; ymdrechwch ennill eu hewyllys da, eu hadferyd 
o’u tueiidiadau rhyfelawg, creulon, a lladronaidd, a’u syched 
ara wacd, ac i ymblesera mewn galwedigaethau gwareiddiol. 
Maent hwy fel ninnau yn nwylaw ]>uw. Gwnawn ein dyled- 
swyddau a bydd pob peth yn dda. Ymdrechwn hefyd i achub 
ac nid dystrywio Israel, canys eyflawnir y Prophwydoliaethau 
o harthcd iddynt. (/’«• barhau .) 


SYLL’IJREM ARY BYD A’I “ GRISTIONOGAETIl.” 

Mews ainseroedd enbyd yn ddiau y eyleh-droa ein byd bacl» 
ni yn awr — enbydrwydd ei awyrgylch, fel gwirf, a effeithiau 
ar golyddion ei breswylwyr — crea y bendro, nes, yn bendrist 
neu yn waedwyllt curant eu penau yn eu gilydd, o giir i gfvr 
o hono, o'eithafioncyffiniau rhewog Kamskatka, hyd eiriawgfyn- 
yddau 'I’erra del Fuego, ac o China, India, Pcrsia, Affganistan? 
Groeg a Thwrci, ffaglant eu drain o tan y crochan, nes y 
berwa ei hylyf dros ei ymylon, a piia wlad ni feddwir gan ei 
angerdil wenwynig! Os yw heddwch heb ei gymmeryd oddiar 
ein daear, dyweder yn mha gonglau o liono, mor ddyogel yr 
ymguddia! Mor ofer ein gwaith yn chwilio cyhoeddiadau yr 
oes — oradau cyfoesol, hyd yn liyn am hanes ei breswylfod yn 
mhlith cenhedloedd y byd, ag yw i’r golygon chwilio am ei 
argoelion;— rhyfel, rhyfeloedd, a son am ychwaneg o ryfeloedd 
a ddarllenir yn mhob Newyddiadur; lladd llosgi, a llofruddio, 
gwyr, gwragedd a phlant, a dyfeisiadau newyddion i ddifrodi y 
bywyd dynol gyda mwy o gyflymdra yw yr hyn a dytia cia 



lûDGORN SEiON. 


395 


-Gýiw a’r hyd y -waliau, o’r pwlpudau, esgynlawriau, a’r 
cyhoeddiadau drwy’r byd! Kid o dramor, eithr yn nes 
adref, y merwinir ein clustiau gan helyntion a thrallodion 
Crístionogion, dyoddefiadau newynaidd tlodion, cwynfanau 
tranoedigion gormes, a rhieni á’u plant wrth yr hanner dwsin, 
gwelir, yn ynwlrybaeddu mewn gwaed diniwed, gwaith eu 
dwylaw eu hunain! 0 Gristionogaeth! Beth a wnaethost ar 
ol cael hir chwarae tegj — ai cyflafan fel hyn yw eöeithiau dy 
fawr ymfîrost, a’th sêl frwdfrydig? Ai i ddysgu ein hoes yn 
y gorchestion hyn y cefaist gynnifer o filiynau o aur, ac. 
arian i dreioth law i lywodraethu byd? Ai at ddýsgu ein 
gwlad y fath chwareuaeth yr adeiladwyd cynnifer miloedd o'tli 
■ cliwareudai, ac yr addurnir dydi á’tli “ Offeiriaid dyngarol” a 
goreuon gloddestion gwlad? Ai i’r dybenion hyn y cefaist 
ddylanwad fel ffrwd iifeiriol ar boblogrwydd dy ufyddion? 
Beth yw yr ateb? Pwy ai dywed? Beth! ai effeithiau eu 
hanufydd-dod iti yw hyn? Fclly, ni rwystraist hwynt o leiaf, 
eitlir cynnyddant gyda’th gj-nnyddiant, a lliosogant yn gyfar- 
íal i iiosogiad dy offeiriaid a’th allorau! A’j ni elli eu 
rhwystro? Yna i ba beth yr ydwyt dda — yth gynnelir ar y 
fath fawr gost, nac y’th addolir, ac yr ymffrostir ynot? Gan 
na Wnaetliost well trefn ar ol cael cannoedd o flynyddoedd o 
bob cymhorth a ofynit, beth a addawi wneuthur pe caífit 
einioes hwj'? Os na elli ddwyn dy liudolion mwyaf pen- 
boethaidd i heddwch ä’u gilydd, pa fodd yr heddychi elynion. 
teyrnasoedd, gwledj dd— byd, i’r cyflwr ag y proffesi ei fod yn 
hanfodol i’tli amcan ? 

Nid y’m yn dy gyhuddo o fod yn aehoeydd o’r gyflafan 
nac o’r dirywiad mewn moesoldeb a gynnydda gyda’th 
rwysg, digon drwg y cyhuddiad anwadadwy, na rwystri mo 
hono, ac nad wyt yn ei leihau. Os gelli, cyfranog o hono ydwyt 
am beidio! Os nad elli, ragrithreg wyt am broffesu y gelli tra heb 
ddechreu hyd yn liyn i ddwyn y ffrwythau! Beth pe buasai 
rhy w gelfyddyd, peiriant, neu gyfyndrefn arall, er yn llai ei 
hymffrost na thydi, wedi bod mor aflwyddiannus mor hir 
ainser â thydi ? Oni ddaroganid hi gan grytied ein heolydd 
er’s llawer o amser bellach, am y ddyfais groesaf i’w phroffes & 
íu erioed, ac oni ehywilyddiasai ei dyfeiswyr bellacli, na’u 
’.iachau ,ar cu hol, ag addef y fod iddynt rau na chyfran yn y 



396 


BDGOEN SEION. 


fath ysgelerbeth? Diau mai felly y buasai, — ac wele yrt wyrtli- 
iol, dan wadu gwyrthiau, dyrchafi di binaclau dy demlau i’r 
nef, yn gofadail o’th fodoldeb o hyd, yn ddigon digywilydd, — 
lliosogi dy allorau, a’tli offeiriaid, a’th aberthau, fel pe byddifc 
yn bwriadu by w yn hen ac yn frâs, ac i’th olaf ran fod y goreu 
o'th deyrnasiad; ond gwybydd hyn y fod gwaed dy ebyrth- 
dynol yn rhuddio marmor loriau y llys a’th farna,— dy falch- 
der a’th anymddibyniaeth ar ffynnonell darddiadol gwir Grist- 
ionogaeth, a’th ymddiriediad yn dy egwan fraich ae awch dy 
hir-gledd a’th dwyila mewn awr o gyfyngder, ac ni’th waredir 
gan yr Hollalluog fraich a ddiystyri, griddfanau dy drancedig- 
ion nid esgynanti’w glustiau Ef yn hwy i deilyngu ei dosturi^ 
canys cauaist, îe, a seliaist y nefoedd â’th yrediiau rhag iddo 
lefaru wrthyt; ni fỳni ei gyfraith, eithr gwawdi ac erlidi ei 
genhadon hedd, gan drocln’th ddwylaw mewn cerwin Ue y’tb 
foddir yn eigion ei chrombil ddihysbydd, pan y rhoddir i ti ya 
ddogn, “waddod y cwpan erchyll” a’ lanwaist i ereill! O 
“ Gristionogaeth!” er dy rwysg a’th fawredd, gosẅng dy glusfc 
uchel yn îs a gwrandaw air o wirionedd, sef dy dynghed, gwna 
a fynnot â’r oll a’th addolant,— fel maen melin i’r môr y bydd' 
dy angladd onid edifarhei, a’th garwyr cyfoethocaf, a’th foetli- 
asant fwyaf fydd dy gaseion, pan y dynoetha Duw, dy wrth- 
wynebydd, dy noethni ac echryslonrwydd dy draws-weithred~ 
oedd, a’th elyniaeth yn erbyn y wir Gristionogaetli,— y 
Gristionogaeth wreiddiol a adferodd- Efe i’n daear, yn halen i’w 
halltu lle y peraist ti ddrewdod, yn oleuni i’ẁ oleuo rhag y 
dudew gaddug â’r hwn yr amdoaisfc ti ef, ac yn edfrydydd i’w 
hufyddion o’r truenusrwydd a ddygaist ti arnyut, ac yn rliag- 
flaenol i’r tàn a ddifa— i’r pliiau-a ysant, — y rhyfeloedd a laddanfc 
— yr heintiau a’r ffrewyllau a ysgubant dy addolwyr anedifeir- 
iol di oddiar dy chwareulawr, i wneyd Ue i’w gwell, ac i ddwyn. 
heddwch o’r diwedd i’th druenus ddyoddefyddion a’i der- 
byniant. 

Dyma’tli olynydd — a gwblhâ dy ymffrostwaith, a dry y 
cleddyfau yn sychau, ac a ddwg heddwch fel yr afon, ac a waa, 
'j “ mawr-w.aith yn fyr mewn cyfiawnder.” Hon y w hil. 



01>GORN SEION. 


397 


UDGORN SEION, 

NEU 

Seren j? «jaint. 

DYDD SADWRN, GORPHENAF 8, 1854. 

Cynohor Cyffredinol yn Llundain. — Yr ydym newydd 
ddychwelyd o Gynghor a gynnaliwyd, o awdurdodau yr 
Eglwys yn Mrydain, a’r cenhadaetliau cyfunol, a gynnaliwyd 
yn Llundaìn a’r y 26, 27, a’r 28 o Fehefin, yr Henuriad F. D. 
Richards, yr hwn sy newydd dirio o Ddinas y Llyn Halen 
Mawr, yn Llywyddu. Ymgyfarfu yr holl Henuriaid American- 
aidd, Bugeiliaid a Llywyddiou Cyunadleddau drwy Frydain, 
Ffrainc, &c\, oddieitlir Cymru, nid oedd ond pump oddiyma. 
Gan y eyhoeddir y mesurauadrefnwyd yno, cyn hir, ni raid i ni 
fanylu, a chan fod ein llawenydd o weled cynnifer o’n hen gyf- 
oedion, yn gydweision. drwy bwys a gwres V dydd, yn orlawu 
o’r Ysbryd Giàn, a’r fath lwyddiant ar eu Uafur, yn annhraeth- 
adwy, nid anturiwn ei ddesgrifio yn awr; ond dywedwn, Anwyl 
Saint, ymgalonogwn, y mae Duw o blaid Ei waith ; y mae yn 
dadguddio Ei ewyllys i’w blant ; ac y mae yn Uenwi Ilestri 
Llywyddion Seion â doethineb oddifry. Prawf pob nodwedd 
o ysgogiad y deyrnas agosrwydd eoroniad ei Brenin ; ac y mae 
dyddordeb yr egwyddorion mawreddog a ddadguddia Duw i’w 
Eglwys, megys hauliau drwy ei hawyr-gylch yn ddilynol i gys 
godau eu gilydd yn profi mai rhagredegwyrydynt i Haul mawr 
y Cyfiawnder,— mai “goleuni yn yr hwyr” ydynt i oleu Ei fi’ordd 
o’i flaen, i gynnyddu goleuni y cyfiawn fwy-fwy hyd ganol 
dydd, ac i amlygu trawster a thrythyllwdi coel-grefyddol 
gwrthodwyr y gwir oleuni. O’r nefoedd dysglaeria goleuni i 
Seion yn llin ar lin, gogyfer a’u hanghen, a’r olaf y w y melysaf o 
hyd geuymni. Ymbarotoed y Saint eu calonau i dderbyn baicli 
yr Arglwydd iddynt yn yr Epistol Cyffredinol a ddechreuiryn 
y rhifyn hwn, ceir chwaneg o liono yn y nesaf. Ymadawa ein 
diweddar hybarchus Lywydd S. W. Riehards tua Seion yn. 
mlien ycbydig ddyddiau, wedi ennill cymmeradwyacth? 



CDGORN SESOS. 


3r*s 

glodadwy gan y nefoedd, a chan ei holl frodyr, drwy ei ffyddlon- 
deb yn ngwaith yr Arglwydd; gwynt teg a byrdaith a gaffo, a 
phob croesaw i Seion. Cawsora orfoledd mawr yn y gwmniaetli 
rag grybwylledig, a ■ theimlwn _ ei rhinweddau yn syrabylu ein 
hysbryd i ymdreehu yn ngwaith yr Arglwydd fwy-fwy, a dys- 
gwylied y Saint yn hyderus weled gallu Duw yn amlycach o 
ddýdd i ddydd ar ei hol, drwy y wlad, a dysgwylir miloedd 
cyn hir i deyrnas ein Duw yn adnewyddol. 

y 11 Stak.” — Hysbysa y Llj'wydd F. D. Richards, os oes gan 
Lywyddiou Cynnadleddau fwy o gyfrolau cyfain o’r Star ar 
ìaw nac a allant werthu, ar ol pob ymdrech ddyladwy. y pryna 
efe hwy ganddynt ar ddiwedd y gyfrol hon ; nad dyben yr 
Eglwys yw cyhoeddi liyfrau i fod yn faich nac i orwedd yn 
segur. 

Eitlir sylwer, nachymmer yn ol ond cyfrolau cyfain, a’r rhai 
hyny, boh rhifyn o honynt yn lân, ac heb eu tori na’u darllen. 
Ac hydera na chymmer neb y fantais ar ei haelioni presennol 
drwy gasglu udd rifynau er mwyn gwneyd cyfrolRU i’w troi 
yn ol ; eithr yindrecher i werthu yr odd rifynau, ac i dalu yr 
hen ddyled i’r swyddfa. 

Hysbyser swyddfa y Star yn ddioed pa sawl cyfrol yn or- 
mordol sydd yn dyfod iddynt, a chaffant gyfarwyddyd etto 
beth i wneuthur â hwynt. 

Yk Uduorn. — Cynnyddaein hofnau na chaniatâ ein hiechyd i 
ni barhau i gyhoeddi yr Udgorn yn wytlmosol, a chyflawni yr 
iioll ddyledswyddau pwysig ereill sydd yn gorphwys ar ein 
liysgwyddau, lawer yn hwy, oddieithr i lii .gael cynnorthwy 
ffydd ereill, lieblaw ein hunain, a nerth yr Arglwydd yn 
lielaetliach i’n galluogi; os metlia ymweled a’i ddarllenwyr hob 
wythnos, na ddigier wrtho, canys ei bleser fyddai dyfod ; etto, 
daw mor fynych .ag y gall. Mewn atebiad i ddymuniadau 
mynych ein derbynwyr, dywedwn ein bod yn cydsynied mai 
doethach fyddai cael traethodau i’r byd wrthynt eu hunain, 
nag yn yr Udgorn, yr hyn fydd ein hamcan, oddieitlir ambell 
ddyfyniad. Dymunem gadw pris yr Udgorn i lawr hyd y 
gallwn, am hyny anfoner gw'ybodaeth, pa nifer yn chwaneg 
■ i gymmerir o hono pe a delai allan ond bob pythefnos? 

Ein diolchgarwch gwresoccaf i’r lioll Lywyddion Cynnad- 
;ieddau. ain yr atebiadau prydlon a roisant i’n galwadau am 


ÜDGORN SEION. 


39 « 

í^yfrifon y Cymdeithasau, a’r cynnrycliioliad hanner blynyddoh 
— nodwedder ein holl lywodraetliiad dyfodol a’r cyífelyb 
hefedredd! 

Dyledion am Lyfrau . — Cyhmared pob Llywydd ei gyfrifon 
á’r daflen ganlynol o ddyledion, a mỳned welcd fod gwerth yr 
arian hyn o lyfrau ar law. Os-oes camsynied hysbyser ni yn 
ddioed. Ymdreclier troi y gweddill yn arian mor gynted y 
bo modd. 

Hyderwn mai yr ymdrech clodadwy a wnaed yn ddiweddar i 
ddosparthu traethodau er goleuo y byd, ac nid unrhyw esgeu- 
lusdod i dalu, a achosa y cynnydd yn y ddyled y chwarter hwn 
ar y chwarter blaenorol. Da y fod , — dylai fod amrywiaeth ar 
law pob Cangeu er diwallu pob galwad yn brydlon— gofal 
teilwng o honÿnt, ac ynjroad unfrydol i’w dosparthu a goroíìir 
â liwyddiant mawr ar achos y Gwaredwr yn ddiau* 
Esiamjìlau gofidus o’r hyn a ddygwyddasant yn ddiweddar a’n 
eymhellant i annog y Llywyddion i lygadgraffu ar fasnaeli j 
Llyfrau drwy eu holl ddospartliwyr! Awgrymiad i'r doeth 
sydd ddigonol! 

Yr Ymfudiad. — I>ydd yr hysbysiad am seíÿdliad ymgasgl- 
fanau yn y Taleithiau, o ddyddordeb mawr i’r Saint Cymreig 
yn ddiau, o herwydd yr hwylusa ymfudiad llaweroedd a allant 
íÿned hyd yno, ag na allant tÿned yn mliellach a’r unwaith; a 
dengys fawr ofal Llywyddion yr Eglwys am leshad y Saint, a'u 
hymidrechiadau diflino i’w casglu i ddiogelwch cyn dyfod y 
dyddiau blin. Pwy na ddiolchai am y fath dadau dyngarol 
i’w gyfarwyddo, ac i Dduw am gyflwyno iddynt y fath ddoeth- 
ineb a rhagofal'dros ei eiddo! Ein pleser a fo ufyddhau i’w 
'eyíarwyddiadau. 

Na feddyher fod y manau a nodwyd yn y Taleithiau, i fod 
•yn “ Ddinas barhaus'’ i'r Saint yn bresennol chwaith, nid yw 
yr amser dedwydd ag y cafifant etifeddu swydd Jackson a'r 
gysegrlan addawedig i’r “ddinas nefol,” &c., eisoes wedi dyfod. 
er ci fod wrth y drws. namyn rhoddi cyfleusterau iT Saint i 
ennil! modd yn gyflymacli i ymgasglu i ddyffrynoedd y myn- 
yddoedd. Nid yw y piiiau wcdi puro, na’r ysgubellau dwyfol 
wedi glanliau y wlad hono yn ddigon santaidd iddynt etto, ac 
nid yw y Saint wedi dysgu utÿddhau i'r gyfraith nefol y# 
ddigon manwl i weled Seion wedi ei hadferyd yn ei phrydfettji 



•ioo 


UDGORN SEIOÿr. 


wch a’i santeidrlrwydd hanfodol hyd yn hyn; o ganlyniad. yr' 
anglien iddynt yingasglu i’r ysgol barotoadol i’r cytnod 
anghydmarol hwnw, yn y fan lle y ceir y ddysgeidiaeth 
anhebgorol o’r nef yn llin ar lin, o ras i ras ac o nerth i nerth 1 
deithio ffyrdd santeiddrwydd; o herwydd iiysbysyw mai y pur 
ei ddwylaw ar glan ei galon yn unig, a breswyliant ar fynydd 
Seion, yr hwn a ddysgwyliwn. 

N T a fydded y brodyr a’r ormod o frys i ymfudo etto, canys 
nid ar frys cofìwn, eithr yn weddaidd ac rnewn trefn y caria 
Duw y gyfran ymfudol o’i waith yn mlaen hyd ÿn hyn. Mae 
yn debyg y cyfnewidir y ffordd dros y môr yr ymfudiad nesaf, 
t) leiaf i’r rhai a ddewisanf fyned i’r sefydliad yn Ohio; nidj^w 
y brodyr wedi eyrhaedd yno iiyd yn hyn, a gofynir iddynt gael 
tryn amser i barotoi gogyfer a derbyn a Uochesu yr ymfud- 
wyr a’i cyrhaeddant, felly ymdaweler hyd oni chawn gyfar- 
wyddiadau i hyny. yr hyn a addawir i ni yn brydlon oddiwrth 
y Lywyddiaeth Brydeinig, a throsglwyddir hyny drwy yr 
Udgors yn ei bryd; hyd oni cheir y galwad, ymbarotoer drwy 
rybuddio, a thystiolaetliu i’n cyd-genedl, drwy esiamplau 
teilwng. traethodu, pregethu, a pliob modd a ellir. 

flefyd, m ddylai neb ddysgwyl cymmeradwyaetli i ymfudo 
hyd oni fyddant wedi cyflawni eu hadduuedau Eglwysig, am 
Iyfrau, &c„ a myned yn lân, fel na rwystrer gw r aith ein Duw ar 
ol eu liymadawiad. Y rhai sydd ar frys i fyned a ddylent 
ddangos hyny drwy eu gweithredoedd ymbarotoadol ! 


Y NEWYDDION DIWEDDARAF O UTAH. 

Y *27aIn o Ebrill vw dyddiad ein hyíforddiadau diweddaraf o 
Diriognelh Uiah ; mwynheid ieehyd da drwy y gwahanol sefydl- 
iadau, gyla ambell eithriad anfynvcb, megys ein hybarch lìatri- 
arch John Stnith, yr hwn a deitnlai buys tienafiaeth yn ei yru yu 
gvÜvm tua therfyn einioes hirfaith o ddefnydclinldeb a Ilawn u 
hynodrwydd \* dyddiau diweddaf ; ac fel Jaeob gynt hiraethau 
ein hen Batriarch am gael huno gyda’i dadau, a gorphwys eu 
ben ar fynwes eî dad Abraham. Gwneir ymroadau nerthol i hau 
mwy o lafur nag erioed, ac i yru amaethyddiaeth yn ei holl gang- 
enau hyd gyffiniau dyffrynoedd breision Ephraim, a’i gorfodi ì 
diiwyn lluniaeth i’r miloedd dyfodol, o blaul Seion, y tymhor 


■TJDGORN SEIOK. 


40} 


Iîiptj. Adeiladau a welid fel y imishrooms, o bob maintioli yn 
neidio o ? u seiliau i fodoldeb yn rahob cẁt, hyd nes yr oedd 
nwyfau i adeiladu, ac adeiladwyr yn brin iawn, a’u cyflogau yn 
uchel. Yn gyferbyniol i gynnydd ffydd a duwioldeb y preswyl- 
wyr, y cynnydda y cawodydd ireiddlon o gynnar wlaw ar en 
dolydd a’u gwinllanoedd, yr hyn sydd o fawr fendith i’r wlad 
oedd gvnt yn grasdir o anghen gwlaw, a rhan fawr o’r hon ni ellid 
ei dyfrhau o’r afonydd. Prawf arall yw hyn o ofal I)uw d/os ei 
eiddo. Dec.hreuwyd adeiladu Cynghor-dŷ newydd ar gongl 
ogledd orllewinol rhandir y Deml. Mae y poiriant i wneyd siwgr 
yn hur ìwyddiannus, o dan arolygiaeth yr Esgob A. O. Sm^ot ; 
rheoleiddiwyd gwarcheidwadaeth newyctd iddo, n’r enw Tý' Siwgr. 

Sefydlodd y Llywydd Young seiliau dinas newydd, a’r rhandir 
i adeiladu ynddi yn hanner erw yr un ; gorwedd hon tua deg 
milltir i’r gogledd o ddinas y Llyn Halen Mawr, ond nid yw wedj 
ei henwi etto. Cychwynai y Llvwydd areiymweliad blynyddol â’r 
holl sefydliadau deheuol yn gynnar yn Mai. Bwriadai yr Hen- 
uriaid Woodruff, Smith, Benson, ac E. Snow, yngbyd, ag ni 
wyddys pwy orall, ei ganlyn ef. Penodwyd i P. P. Pratt i sefydlu 
ymgasgl-fan yn California Uchaf. yn, neu yn agos i St. Jose, 
Awdurdodwyd Orson Pratt ac Orson Spencer i sefydlu ymgasgl- 
fan i’r Saint yn Ohio, gerllaw i Cincinatti. Dysgwylid i’r Hen- 
uriad Spencer fyned yno, a dechreu ar ei orchwyl yn ddioed. 
Tebyu y troilia Orson Pratt y gauaí dyfodol yn Utah, ac ymuna 
ag Orson Sj.eucer yn y gwanwyn. Anfonwyd Erastus Snow i 
8efvdlu yrogasgl-fan arall gerllaw i St. Louis. Yr Henuriad 
Milo Andrews a lywydda yn St. Louis o dan arolygiaeth yr Hen- 
uriad Snow. Anfonwyd Cyrus H. Wheeloch, James Ferguson- 
W. C. Dunbar, a naw ereiil ar genadiaeth i’r Ynysoedd Pryd- 
einig; deonaw ereill i’r Unol Daleithiau; ugain i ynysoedd j 
Môr Tawel, a thri i Ogledd Araerig. 

Yn Manti, adeiladid amddififyufa newydd yn amgauad trugain 
erw ond un, o feini ac adobies , i fod yn 8 troedfedd o uchder. Yr 
oedd yr ochr ddwyreinioi wedi ei gorphen yn gynnar eleni, a 
ebyfran helaeth o’r ochrau ereill. Yr oedd dwy felin, un i falu a’r 
Mall i lifie coed oddifewn i’r ddiuas. Bwriadai hanner cant o 
deuluoedd o Manti ymsefydlu mewn lle o’r newydd, a elwi» Pine 
Creek, chwech milltir i’r deau ; adeiladent amddiffynfa yno, a’r 
horfa yn rhagorol o dda. 



I 


402 


CDGORN 8EION. 


Ymsefydlodd atnrynr deuluoeddyn y Cotton Wood, deg milltir* 
i’r gogledd ; yr oeddynt eisoes yn byw yn eu haraddiffynfa, ac 
y n llafurio y ddaear â'u holl egni. Yraddygai yr Indiaid yn bur 
gyfeillgar,— aroryw o honynt yn ymweled â*r sefydliadau. Migo, 
un o brif flaenoriaid v tvlwvth a laddasant y brodyr yno, a an- 
fmiodd bump o’i ryfelwyr i’r ddinas i geisio heddychu â hwynt ar 
V ôraed o Chwefror; yn ganlynol i hyn daeth Migo a’i fyddin i' 
Manti yn bnr gariadus, a dywedai iddo gael breuddwyd, yn yr 
hwn dywedodd yr Arglwydd wrtho, aro beidio ymladd yn erbyn y 
“ Morraonis,’’ eithr aro iddo heddychu â hwynt; a dangosodd fod- 
rŵy a wnaethdi ar ei fraich i’r dyben o'i goffhâu o'i freuddwyd, 


LCYTHYR YR HENURIAD R03ERT PARRY. 

Trevor , Mai 20, 1 854 . 

Anwyl Lywydd Jones. — Nis gaìlaf foddhau y bohl hyn heb 
ysgrifenu i’ch hysbysu eu bod oll yn cofio attoch, Griffìths, 
Llanfai', Talhaiarn, Brnoks y Lighthouse, arorai o Mostyn, 
Edwin Priee, ei wraig, a’i fam, ynghyd a’r cyfeillion yn Fflint a 
Bagillt, yr oll o honynt, fel y gwnaeth llawer, llawer, llawer 
ereill, ddweyd yn barchus iawn ara danoch ; ac yr wyf yn yrolawen 
hau raewn cael cytìeustra i ddweyd wrthynt y llawer, o bethau da 
a welais ynoch, 

Yr oedd y gynnulleidfa prydnhawn ddoe yn fawr. Y raae un 
pregethwr perthynol i’r Annibynwyr wedi addaw cymmeryd ei 
fedyddio. Gan nad oes genyf araraheuaeth am eu cywirdeb, 
mentraf ddweyd, y bedyddir llawer yma. Dywedais wrthynt 
mewn atebiad i rai gofyniadau, bod ein heglwys ni yn rhagori 
ar bob un arall, nid yn unig yn yr amrywiol ddoniau ysbrydol, 
ond hefyd yn yr effeithiau a achosir ganddynt, megys dynion 
duwiol, undeb, cariad, a gwneyd daioni gyda haelioni, fy mod 
wedi gweled mwy o gariad brawdol yn yr eglwys hon, yn ystodchwe 
mis, nac yn y ddwy tìynedd ar bymtheg a berthynais i’r Annibyn- 
wyr, a bod yr ycbydig ddiffygiadau a welais râewn unrhyw 
o'r brodyr, ddim ond raegys cysgod darlun enwog, yn daagos y 
Uun gyda chynnorthwy mwy hy. 

Myned yn mlaen y mae daioni gràs; Ysbryd Duw sydd rymus 
ar yr ycbydig Saint ; ymddenys i mi mai dyn da y w Jhhn Parry 



UDGORN SEîON. 


40Z 

itiawr y cariad sydd rhwng ybrodyr; a bodihaol hynod genyf 
finuau ydyw fy mod yn cael cystadl eytìeusdra i wneyd daioni 
i’m cyd-greaduriaid. Rendith y nefoedd fawr a selio ei gwaith 
ynom, a thrwyddom ni. Dýweded wrth y Gogledd na attal 
dy law. 

Mae y Saint oll yn eich hoffi vraa, ac yn dywedyd pethaü da 
am danoch. * * * * 

Yr Arglwydd a barhao i’ch oysuro ; y cynnydd mawr ar 
achos y gwaredwr a fyddo eich gwledd a’ch gorfoledd, a llwydded 
yr oll a wneìoch er gogoniant i Dduw. I lawr a’r geîyn, i fyny 
a (Jhrist, troedigaeth i bechaduriaid, îlawenydd i Cadben Jones ? 
calondid i’n pregethwyr, a mawl i’n Duw ! 

Eich ffyddlon, 

Robyn Ddü, Eryri. 


MYNEGIAD CYFRIFIADOL. 


■0 EGLWYS ÌESU GRIST O SAINT Y DYDOIAU DIWEDDAF Y.V' 
NGHYMRU, AM YR HANNER BLWYDDYN YN TERFYNU 
j'HfyU MEHEFIN 30, 1854. 

/ ' 


X. L V W Y D O. 
Dan Jones. 


C Y N ü HORWIR. 

Tbomas Jeremy, Danie! Daiiiels. 

('ynnadl ('ans /t. D O Ath. Dì.Tor MaYtnBed Oll. fjlyw. 


Môrganwç Ddv/yr. 32 2 *2Grt í>4 103 65 136 32 98 160 1S87 D. Jonc* 

SirFynwy.. 19 0 83 ‘28 29 21 38 2 28 86 578 T. D. Giles 

Morganwg Orllew. 18 0 62 35 22 14 35 1 24 38 462 K. Evans 

L anelli 10 0 58 16 7 15 12 4 42 24 288 D. E. Jones 

Deaa Penfro .... 13 0 31 7 6 8 6 3 7 8 210 Johu Pnce 

Sir Gaerfyrddin .. 6 1 24 12 6 5 4 1 13 7 157 Tbos. Jones 

Sir Frychfiniog .. 7 0 25 10 6 7 5 2 0 15 151 T. Morgan 

Sir Ddinbych .... 5 0 17 6 6 2 0 1 6 13 125 John Parry 

Sir Fflint 50 19 5 5 2 5 0 6 8 115 John Jones 

Sir Aberteifi 5 0 15 5 3 2 1 2 10 11 113 J. Evans 


Dyffryn Coiiwy .. 5 0 19 11 4 4 2 2 0 6 99 R. Roberts 

Sir Feirionydd.... 6 0 17 8 2 1 0 0 fì 2 76 J. Davies 

Gogledd Penfro .. 4 0 14 5 2 2 4 0 2 0 57 David Rees 


Cyfanswm.... 135 3 652 242 201 148 218 5 1 ) 236 378 43 IS 


AMRYWIAETHAü, &c. 

Mae Cangen o Eglwys Iesu Grist, cynnwysedig o amry w 
Herçuriaid. a phedwar o Offeiriaid, wedi cael ei sefydlu ya 
ddiweddar yii Scutari yn Twrci, canol maes y rhyfel presennol r 



CDGOHN SEION. 


404 

ar unig afldoldy j r gallai y brodyr ymgasglu iddo oedd un o 
Fonwentydd y Twrciaid! Mor bêryr adleisiai iaitb angylaidd 
a’r doniau ysbrydol, yngherrig beddati y Twrciaid Mahometan- 
aidd! Cyfenwasant hi “ Cangen y Gatrawd rbyfelgj'rch.” 
Cyffroisant cryn ymchwiliad i’r grefydd, a gobeitliient fedyddio 
yn fuan. l)uw y gwaith o’u plaid a fo ac a lwyddo eu 
hy mdrechiad.au. 


DYLEDION AM LYFR4U ODDIWRTH Y CYNNADUEDDAU A’R CANG. 

F.NAU, A M Y LHWARTFR YN TERFYNU MFHEITN SO, 1854. 

CynnadledJau — Sir Fj'nwy, £46 9s 1 1 ; Sir Frycheiniog, 
£2 19s 11 ; Gorllewin Morganwg, £107 6s 9^0; Llanelli, £33 
Os 6o; Caerfyrddin, £12 16s 2jc; Sir Aberteifi, £13 15s llcí ; 
Sir Feirionydd, £10 12s 9Jc; Sir Ddinbych, £20 5s 2|c; Gog- 
ledd Penfro, £4 13s 3Jc; Sir Fôn, £12 1 8s 9|; Sir Fflint, £21 
3s 6{c; Dyffryn Conwy, £10 14s 3jc; Cangen Cymraeg Ler- 
pwl. £1 Í9s 4j-c ; Swyddfa Lerpwl, £1 2s lljc; Cançienan 
-Du-yr. Morganwg, Pendeulwyn, 12s Sjc; Twynyrodyn, 1 7s Oc ; 
Eglwys Newj'dd, £2 ls l}c; Pontfaen, £1 17s Ojc; Caerdydd, 
£S Ss 10; Dinas, 16s 5; Pontypridd, £2 8s lOc; Llanelltid, 12s 
9 jc ; Llanfabon, £1 2s 10 ; Aberdâr, £16 3s 2c : Aberammon, 
£7 12s l^c; C:ip Coch. £2 8s llc; Dowlais, £9 6s 4c; Hir 
wain. £2 Os 0£c ; Cwmnedd, £2 2s 81c ; Rymni (Cymraeg), £1 
18s 4-jc; Georgetown, £2 2s 5}c : Merthyr, 10 Us 3c ; Pen- 
daran, £7 7s Oc ; Cefn, £5 13s 10íc; Gwernílwyn, £2 5c llèc; 
Ffynon Tydfil, £6 12s3èc; Troedyrhiw, £2 6s ÎOc; Cwmbaeh, 
£8 19s 7c ; Twyn Carno, £1 fis lèc ; Trefforest, 6s 9c ; Ynys- 
gau. £1 7s 6íc; Llandaff, £1 14s 6äc ; Cog, 13s7fc; Rymni 
(Saes.), 12s llc; Gellyfaeíog, £2 2s 2c; Aberdâr (Saes.), £1 
13 5c; Personau, £2 3s 5jc. 

Df.p.bymadaii am Lyfrau o Mf.h. 21 ii yd 30.— Sir Fflint, 
£2 Os Oc ; Gogledd Penfro. 9s oc ; Cangman Duyr. Morganwg, 
Pendenlwj-n, fis Oc; Caerdydd, £1 lOs Os; ílinas, 3s Oc; 
Pontj-pridd, lOs 6c; Aberamman. ás Oc ; Rymni, 18s 9)c ; 
; Georgeíown. 4s 4c ; Merthyr £1 Os 4c; Cefn, I8s 6c; Gwejn- 
llwyn, 12s()c; Troedyrhiw, 8s lc; Cwmbach, 12s 1 1 c. 


CYNNWYSIAD, TUO _ 

Yr Unfed Epistol Cvffredino! ar ddeg &c 3S9 

Sylldrem ar y byd a’i Cristioiiogaetli 364 

Golygyddiaeth — CjR«rh<*r Cyffredinol yn Llimdalri — Y Star — Yr Udgorn 

— Piyledi* n ani Lyfrau — Yr Ymîiuiiad 397 

>' Newyddion Diweddaraf o Utah 4t»9 

Llrthyr yr Henuriad Rnhert Parrv 402 

Mynegiad Cyfrifiadol 403 

Xmrywia*thaa, &c 403 


MERTHYR-TYDFIL : 

\SCRAFFWYD A CHYROEDDWYD GAN D- JONES. 14, CASTt-E STRRET. 



UDGORN SEION, 

NEU 

y> ^>atnt. 


Rhif. 26.] GORPIIENÁF 15, 1854. [Cyf. VII. 


UNFED EPISTOL CTFFREDINOL AR DDEG PRIF 
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT 
Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

At y Saint yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ac at y rhui sydd ai 
wasgar drwy y ddaear. 

[Parhad o dud. 394. j 

Eisteddodd y Senedd Diriogaethol yn Nhaleitli-dŷ y ddina? 
hon, ar y 12fed o Ragfyr ; ac iredi treilio y cyfnod arferol, 
gwneuthur cyfreithiau perthynol i wahanol anigylchiadau, a 
raabwysiadu amryw ddeisebau a fwriedid anfon i'r Prif Senedd- 
dŷ, ymadawsant, wedi cwblhau yr oll a ddygwyd ger eu bron. 

Yn mhlith y cyfreithiau pwysicaf a wnaethant-, ceid y “ Gyf- 
raith a hyfifordda o barthed i dir porfa a bugeiliaid,” a’r gyfraith 
a awdurdodai i wneuthur camlas o arllwysiad Llyn Utah hyd 
i’r Llyn Halen Mawr, yr hyn bellder sydd tua 40 o filldiroedd, 
a’r hwn wedi cael ei gwblhau, a ddyfrha amryw filoedd o erwau 
o dir da, yr hwn a fuasai braidd yn ddiddefnydd heb hyny. 

Anfonodd y Llywodraeth ddeiseb i’r Senedd liefyd, am gael 
cledrífordd wladwriaethol yn groes i’r cyfandir : aryr21aino 
Ionawr, cynnaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn y Tabarnacl; ym- 
gasglodd lliaw’s, yn frwdfrydig a phenderfynol ; cymmeradwy- 
wyd deiseb y llywodraetli, ynghyd ag amrywiol benderfyniad- 
au ac erthyglau arddangosiadol o’u teimladau mewn cysylitiad 
â’r pwnc dyddorol hwnw. 

Mae y gyfraith bertliynol i fugeilio yn bwysicacli i ni feî 
26 [i*Kis 1 g. 



406 


UDGORN SEIOJT. 


pobl, o herwydd fod oyfoeth naturiol ein gwlad, yr hyn sydd'yn 
gyunwysedig mewn porfäu, yn gymhelliadol i ymroadau mawr- 
ion i fagu anifüihaid. Lleinw liyn ein dyffrynoedd âminteoedd 
ac à diadellau, y rhai wrth grwydro yn rhy fynych, heb ofaî 
drostynt, ydynt yn agored i fyned ar golî, ao i gael eu Hadrata 
gan Iudiaid neu ladron gwynion; ac o ganlyniad, byddant, nid 
yn unig yn golledig i’w perchenogion, cithr liefyd, ffurfiant 
demtasiwnau i’r brodorion, y rhai ydynt yn hollol anwybodus, 
heb wybod gwell na chyflawni drwg-weithredoedd. Er ys oes- 
oedd a chanrifoedd credasant liwy, a dysgasant i’w plant, mai 
bod yn Hwyddiannus i yspeilio, lladrata, ao i ryfela y w y llwybr 
i ogoniant, a’r tfordd i ei.wogrwydd ac i allu. La fodù y gaUwn 
ddysgwyl iddynt ymattal, pan y caífant gyfleusdra, rliag cym- 
meryd ein lianifeiliaid ? Ymddygwn yu ddoeth, a gofalwn ara 
ein hanifeiliaid a’n iieiddo, ac na tlieratiwn hwynt i’w cymmer- 
yd, drwy roddi iddynt gystal cyfleusterau, drwy beidio eu 
gwarchau na’u bugeiiio. Canys yr ydym fel pe yn taflu temt- 
asiwnau anorclifygol ar eu ffordd. 

Ar y 9ted o Ilydref, llosgodd yr Indiaid chwech o dai ar yr 
Aber Uchel; ar y 23aiil cyrhaeddodd y newydd o eu bod wedi 
llosgi meliu lifio gerllaw i Manti ; ac ar y 6ftd o Ionawr llosg- 
wyd i’r llawr y lle a elwid sefydliad Allred, yr hwn a adewsid 
yn annhrigiannol. 

Lladratawyd tua S0 o anifeiliaid o’r Spanish Eork ar y 26ain 
a Chwefror, ac o sefydliudau Springville. 

Dyma y difrodiadau diweddaraf a glywsom am danynt. A 
dywedwn yn awr, mai esgeulusdod, anufydd dod i orchymyn- 
ion, diofalwch, neu ddifaterwch i’r cynghoriou a roddwyd o 
bryd bwy gilydd, a achosodd bob difrodaeth Indiaidd yn ddi- 
eithriad. Frodyr, pa bryd y byddwch ddoetli, ac y rhodiwch 
lwybrau doethineb? A raidyn gyntafeich dinystrio yn debyg 
i’r Nepliiaid, neu ynte, a wrandewch ar gynghor mewn pryd i 
achub eich hunain a’ch teuìuoedd, eich mintcoedd a’cli diadellau 
rliag dinystr? 

O lierwydd derbyn yr hysbysiad fod yr Indiad, Walter, yn 
teimlo yn bleidgar ac yn dymuno heddychu â ni, aeth yr Uch 
Gadben BeUeli, Oirprwywr Tiriogaetliol dros yr Indiaid, a’r 
Cyfieithwr Huritington, tua Fillmore, y fan a nodwyd ganddo 
sf a’i dylwytli i’w cyfarfod, ac a wuaethant gyfammod o hedd 



UDGORM SEION. 


407 


?i liwynt. Eithr na s'ied hyny neb i gysgu niewn gau ddiogel- 
wch, o’r hwn eu deffroir gan ryfel-ysgrech yr anwariaid. 

Deallasom hefyd ddarfod i ryw Indiaid cyfeillgar o l’et-teet- 
r.ete, lwyddo i adleryd yn ol 25 o beuau o’r anifeiliaid a ladrat- 
esid o’r Spanish Fork ar yr 2Sain o Chwefror; lladdesid y 
lleill. 

Dyledus yw dweyd y cyflawnwyn Uawer, mewn gair, braidd 
yr oll o’r dditrodaeth hyn yn absennoldeb Walker ac Arrowpine, 
heb eu cenad, ac yn ddiarwybod iddynt. Ilysbys fod ei deim- 
ladau efyn rhyfelgar, eithr yr oedd llawer o’i wyr yn fwy felly, 
ac amnhosibl oedd iddo eu rhwystro yn hwy. 

Kid Wallrer na’i wyr a laddasant y Cadfridog Gunnison a’i 
osgordd, eithr tylwyth arall o’r Utahs, a elwir y Pahvantes, â’r 
rhai nid oedd ganddynt gyfrinach y pryd hwnw, ac nid oeddynt 
ivedi bod yn gyfeillgar â hwynt oyn hyny, er eu bod ar yr uu 
amser ag y dygwyddodd y galanastra alaethus hwnw, yu ym- 
gasglu ynghyd yn barotoadol i ymosodiad arsefydliad Fillmore, 
mewn dialedd arnynt hwy, o herwydd i orymdaith o ymfnd- 
wyr a aethant drwy eu gwlad ychydig ddyddiau cyn liyny 
ar eu ffordd tua Chalifornia, ladd un o’u gwyr hwynt. 

Bu yr Henuriad George A. Smith yn bur ymrous yn ystod y 
ddifrodaeth Indiaidd ddiweddar; ac i’w ddylanwad a’i ymdrech- 
iadau diíìino ef y eyfrifir y cyflawniad amserol a grymus o’r 
mesurau hyny a osodasant y sefydliadau mor fuan mewn diog- 
elwch, mewn cyffelybiaeth. Yn awr, goheithiwn yn ddiffuant, 
ac ymddiriedwn yr ennillant drwy wersi y tymhor mynedol, ac 
nad ymadawant etto, oddiwrth y cyfarwyddiadau ag y dysg- 
odd eu profiadau iddynt mor eglur, eu bod yn gyflawn o 
ddocthiueb, a’u bod er eu hamddiffyniad a’u diogelwch. 

Cawsom gnydau da o ŷd ac o lysiau yn gyffredinol, ac fe’u 
diogelwyd yn weddol ; a’r dybiaeth y w, er lliosoced yw yr 
ymfudiad yma, y bydd genym, gyda chynnildeb, ddigonedd i 
barhau i'n diwallu hyd y cynhauaf dyfodol. Mae yn wirionedd 
hunaneglur y dylid cyunyrchu mwy u lafur. Mae y dyliliad 
cysson o bobloedd _vmaobob cẃr, -- galwadau y Uwythau Indi- 
aidil am fara; a’r sicrwydd braidd, a ymddengys o ddyfodiad 
miloedd i’n cyfliniau, yn ein cymhell i ddarparu gogyfer à’r 
dyfodol. Ymborth i ddyn ac i anifail yw y galwad; ymborth 
i filiynau dirif, y rhai a ymarllwysaht arnoui cyu hir, fel colom- 



40S 


UDGORN SEION. 


enod i’w ffenestri; ymbortli i fyd uewynog, yn ysbrydol ac yn 
dymhorol, ydyw y gofyniadau y gallwn ddysgwyl gorfod en 
cyflawni. 

Yna ymbarotown, llanwch eich meddyìiau â gwybodacth ac â 
doethineb, a’ch ysguboriau ag ŷd : magwch a gwarcbaewch 
eich anifeiliaid ; cynnyrchwch eicli gwlan a’ch Uin eieh liunain ; 
gwnewch eich lledr; gwnewch eich dillad eich hunaín, eich 
sebon, eich canwyllau, olew, siw'gr, triegl, glue, cribau, gwrych- 
ryglau, gwydr, haiarn, ynghyd a piiob peth arall o fewn ein 
cyrhaedd, ac arbedwch eicli arian. Wrth wneuthur fel hyn y 
rhwystrwch ddyhysbyddiad y mettel drudfawr o’n plith, ac 
eich galluogir i wneuthur mwy er lledaeniad yr efengyl, casgi- 
iad Israel, adeiladu Seion, ac i adeiladu Teml i Dduw Jacob. 

Frodyr, talwch eich degwm; a thalwch hefyd mewn rhyw 
ffordd ag y gall fod o ryw ddefnydd; ac y bydd yn gynnortli- 
wyol i liwyluso yn y blaen waith y dyddiau diweddaf. Wrth 
y rhai a feddyliant gael cyfrifiad ar y ilyfrau, pa un a wnant 
werth hyny ai peidio ; wrtb y rliai a segurant eu hamser er 
mwyn cael eu talu, heb uurhyw ofal dros y gwaith; ueu yn 
geintachaidd a gylafara a’i enaid cybyddlyd ei liun, ai gwell 
iddo dalu rhywfaint ai nad e, — wrth yr oll o’r cyfryw, dywed 
wn eich bod yn camsynied os dysgwyliwth y bydd y fath off- 
rymau yn gymmeradwy yn ngolwg Duw ; cystal, íc-, Uawer 
gwell fyddai i chwi gadw ymaith, nag amlygu y fatìi ysbryd 
lianuer calonog a hunanol. Mae yn rhy debyg i arferiadau 
rhagrithiol yr oes, i gael llawer o gyfrifiad am wneyd dim. 
Frodyr, ein cynghor i chwi ydyw, talwch eich degwm, talwch 
eich dyledion i’r Gymdeitlias Ymfudol Barliaus, a gwnewch 
eich cyssegriadau mewn ysbryd liaelionus ac â chalon ewyli- 
ysgar. 

Esgohion, y mae genym air o gynghor i chwithau. Ch wy- 
chwi ydych dadau y tlodion, a goruchwylwyr ydycti yn lsrae!. 
Ehoddwch eich cymliorth egn'iol i gasglu degwm a chyssegriad- 
au y Saint; a gwelwch fod gofal dros yr oll, a’i fod yn cael ei 
ddiogel gyflwyno i ystordai yr Arglwydd, ac na fyddo yn cael 
ei gamddefuyddio yn groes i’r dybenion cyfreitlilawn o liono. 
Gosod teulu neu berson mewn sefyllfa ag y gallant ofalu dros- 
tynteu hunain a arddengys wir gariad. Ni raid fod ncb yn y r 
wlad hon, a fedd gynnefinol iechy-J a nerth, 'ieb allu enniîl cyn- 


UDGORN SEION. 


409 


îlaliaetli iddo ei Inin n’i cieulu. Eithr ciygwyd i fyny lawer o’n 
brodyr yn yr ymarferiad â rhyw gelfyddyd neillduol yn yr hen 
wlad, ac ni feddant y gallu na’r cywreinrwydd i droi eu llaw at 
unrhyw heth. yr hyn a fTurfia nodwedd gref yn nghymmeriad 
yr Americaniaid. 0 ganlyniad, dyledus ydym o’uhyfforddi yn 
y modii goreu i fyw. Yn gyffredinoi y maent yn ddinasyddion 
da, «dueddiadau gweitiigar, a chydag ychydig gyfarwyddiadau 
deuant yn fuau yn alluog i gynnal eu liunain. Erfyniwn ar 
yr Esgobion roddi iddynt y gwaith a allant ei wneuthur, a bod 
y'n amyneddgar yn eu haddysgu. ac felly deallir cyn hir na 
pharhant i fod yn faich ar y Trysorfau cyffredinol. Mynych y 
tiriant yma heb na bwyd na moddion o un math, ac anghen- 
rlieidiol iddynt gael cynnaliaeth am ysbaid; eithr os ymddygir 
yn unol à’r cyfarwyddiadau blaenorol, buan y gallant, nid yn 
unig gynual eu hunain, ond hefyd dalu yn ol yr hyn gyn- 
northwy a gawsent. 

Na ddyoddefed y tlodion gonest anghen, eithr cyfraner iddynt 
mewn doethineb. Felly yr ad-dala yr Arglwydd i chwithau, 
ac nid esgyn gwaedd y tlawd i glustiau yr Arglwydd Dduw yn 
dystiolaeth i’n herbyn. 

Mae araryw filoedd o ddolars yn ddyledus yn awr i’r Gym- 
deithas Ymfudol Barliaus, oddiwrth y rhai a dderbyniasant 
gynnorthwy gan y Gymdcithas i Ymfudo i’r wlad hon. Pan 
yr Ystyriotn y daioni mawr a wneir yn flynyddol drwy offeryn- 
oliaeth y Drysorfa lion, teimlwn y fod yn ddyledus ar yr holl 
Saint gynnorthwyo. a chyfranu o’u heiddo er cyflawni ymfudiad 
y Saint tlodion yma o blith y gwahanol genedloedd, lle y mae 
teyrnasiad gwaedlyd gormes, lle y mae newyn yn bygythio, a 
thywyllwch dudew a drygioni yn llanw meddyliau y hobloedd, 
gan eu cadwyno mewn rheffynau rhagfarn ac anwybodaeth. 

Pan yr arllwysa Duw yr lioll ddaear ei farnedigaethau ar y 
byd drygionus, yn gyflawnol o Ei air a lefarodd drwy eneuau 
ei Brophwydi yn yr oes bresennol, ac yn yr oesau mynedol, 
drwy heintiau, newynau, tymhestloedd, a’r flam angerddol, 
dynion a clienedloedd, yn feddw gan eu cynddaredd eu hunain, 
ydynt fel pe ar frys i brysuro tuag at eu diweddiad. Yn an- 
ochelgar dyfetliant eu gilydd yn cu digofaint, . ar yr afonydd, 
y cleilrffyrdd, ar y llynoedd llydain, ac ar y moroedd mawrion, 
ymruthrant i’w dystryw eu bunain. Cenedl a gyfyd yn erbyn 



410 


CDGOEN SEION. 


cenedl; angliydfod cartrefol a genedla gynen, a’r rliyfel ger» 
winol ynghyd a’i ganlyDÎadau echryslon, a ddyry ei gynnor- 
tliwy andwyol i ddihoblogi y ddaear. 

Fel hyn, yn mhlith pechadurusrwydd a rliyfel, heintiau a 
newyn, terfysgocdd cenedloedd, yn y ddaear ynghyd ag yrt 
yr elfenau oddiamgylch y ddaear, cyfarcliir efengyl yr iachaw- 
dwria#th, gan bob meddwl gonest a deallus, fel testun o lawen- 
ydd, ac nid oynt ci derbynir nag y crea ddymuniad taer ani 
waredigaeth allan o Babilon, fel yr elont trwy y diheur-brawf, 
ac y diangant gyda yr holl Saint yn Seion, rhag y ffiangell a'r 
ddarfodedigaeth a benodwyd gan Dduw i wneutlmr y ddaear yn 
wag, lle y gorphwysant hyd onid elo Ei ddigofaint tanllyd 
lieibio. 

Yna prysurwcb, chwj'chwi Ilcnuriaid, i gyflawni y gwaitli 
o’ch blaen ; acymbarotoed y Saint â’u holl nerth, gogyfer a dy- 
fodiad dydd mawr Ei nerth a difrodaeth, yr hwn yn ddiau a 
ddaw ar yr holl ddaear, canys yn y tlydd yr ymdderigys Mab 
y Dyn, yr Hen-ddihenydd hefyd a eistedd mewn harn, a 
gofynir i bob un roddi eyfrif gwirioneddol a ffyddlon o'i or- 
uchwyliaeth. 

Ymostyngwcb, O chwychwi Sair.t Goruehaf! canys y 
mae y dycld yn agosâu! Darfydded eich ymbleidiau, angliyd- 
fod, eenfigen, a’eh drygioni o’clr plith ; a tbrigwch ynghyd 
mewn undcb a hedd. Ymroddwch eich calonau i Dduw, a’ch 
nerth, eich meddwl, a’ch holl alluoedd er cyfiawni ei fwriadau 
yn y dyddiau diweddaf. Na adewch i unpeth eich gwyro 
oddiar Iwybr eich dyledswydd. Y mddeffrowch i iawn ystyriaeth 
o bwysigrwydd eicli galwedigaeth, a’r gwaitli sydd i chwi i’w 
gyflawni. Ysgydwch o’r syrthni sydd yn eieh amgylchynu fel 
cochl; ac ymddysglaeried eieh gweithredoedd a'ch fTydd fcl 
dysglaerdeb gogoniant haul canol ddydd i bawb oddiamgylch i 
cliwi. Bydâed gwaith yr Arglwydd heunydd yn eicli 
meddyliau, ynghyd ag iachawdwriatth Israel, gwaredigaeth 
y tlawd o grafangau y gorthrymwr, ac odditau wialen y 
gormeswr. 

Ac wrth y tlawd dy wedwn, byddwch ymrous a ffyddlon : ac 
mor gynted ag y caffocli fijddion hebgorol yn eicii dwylaw, 
talwch yn ol yr liyn a’ch cynnorthwyodd i ddyfod i'r w!ad hon ; 
cofiwch am y rhai sydd dan y cyffclyb amgylchiadau ag ocdd- 



TTDGOU'rí SETOS. 


411 

ŵli oìiwìthau, ac a ddysgwyliant yn hiraethog am gymhorth o’r 
sn fan ag y cawsoch cliwitliau. 

Ein dyben yn casglu y Saint i’r dyffrynoedd heddychol iiyn 
ydyw fel y mwynhaom freintiau ac iawnderau y Freintlen, a 
omeddwyd i ni mewn manau ereill ; fel y caffom y fraint o 
addoli Duw yn ol cymhelliadau ein cydwybodau ein hunain. 
Ymgasglwn fel y mwynhaom, nid yn unig iawnderau dinasydd- 
ion, eithr fel y gailom fy w yn heddychol a mwynhan y sirioldeb 
a’r parch a wrthodir i ni yn un man arall. Ymgasglwcli fel 
yr ufyddhaom i ordinhadau ac y cadwom orchymynion Duw, 
ac yr ymgorffolwn ein holl alluocdd i gario yn mlaen mawr ein 
Duw yn y ddaear, sefydiu Ei deyrnas, adeiladu temlau, ac i 
barotoi ffordd dyfodiad Mab y Dyn. A phan yr ymgasgla y 
rhai a broffesant fod yn Saint, yma gyda ni, dysgwyliwn yn 
rhesymoi 3' dylanwadir arnynt gan y cyffelyb ddybenion. 

Nid ymgasglwn 3'ma i’r dyben o ymwasgaru oddiamgyich, a 
myned i’r mẃn-gloddiau, nac i un man arall, eithr er adeiladu 
teyrnas Dduw. Ac er na ddymunem niwed i’r rhai a ymgasgl- 
ant odan ddybenion gwahanol, etto, nid allwn eu hystyried yn 
deilwng o aelodaeth. Nid oes i ni gyfeillach â neb a gofleid- 
iant y gwaith liwn oddiar unrhyw dd^'benion, ond o gariad at 
y gwirionedd, ae at dystiolaeth yr lesu; y rhai nid ydynt yn 
foddlon i ddyoddef pob peth, i adael pob peth, ac i abertliu pob 
peth er mwyn efengyl Crist. 

Dyledswydd y cyfoethogion yw cynnorthwyo y tiodlon ang- 
lienog drwy weinyddu i’w hanghenrheidiau, ac i gyfranu o’u 
heiddo er casglu Israel, lledaeniad yr efengyl, ac er adeiladu y 
Deyrnas. 

Ar y llaw arall dylai y tlodion fawrygu y bendithion a gyf- 
lwynir iddynt, a bod yn awyddus i ad-dalu cymmwynasgarwch, 
drwy weithio yn ffyddlon mor gyfl}'m ag y gallant. Mae yn 
ofidus fod gormod o’r rhai a gynnorthwywyd gan gy foethogion , 
mor gynted ag y sefydlant yn y wlad, a bod llawnder a hedd- 
wcll yn gwenu arnynt, yn anghoflo y llaw a ddygodd iddynt 
iachawdwriaeth a gwaredigaeth. Un o’r prif achosion 0 liyny 
yw anewyllysgarwch y eyfoethogion i gyfranu o’u meddiannau. 
Mae angharedigrwydd yn drosedd a wreiddia yn ddwfn yn 
nghalonau y rhai a’i hymarfer?.nt. Bod dyn yn troi a’ch 
jrbwygo, ar ol i chwi wnenthur iddo garedigrwydd, a duedda i gau 



ÜDÍÍORN SEION. 


fynu ymysgaroedd tosturi, ac i rwystro ereill riiag gwneyd y 
earedigrwydd a’r haelfrydedigrwydd a fuasai pe amgen, yir 
bleser ac yn llawenydd ganddynt eu gwneuthur. 

Am hyny, rhybuddiwn y Saint tlodion a gynnorthwywyd i 
ddyfod i’r wlad hon o’r heu wlad, na phallont i ad-dalu, a 
chofio caredigrwydd y rliai a’u cynnorthwyasant, fel na ym- 
ddifader ereill a chwennyehant waredigaeth, o’r bendithion a 
fwynhewch, drwy eich hunanoldeb a chofifawdwriaeth o ang- 
haredigrwydd. 

Mae yr Henuriaid yn Ynysoedd Sandwieh yn chwilio allan 
ymgasgl-fan i Saint Ynysoedd y Môr Tawel, i’r lle y gallant 
ymgasglu am yr amser presennol er eu diogelwch rhag y dy- 
lanwadau niweidiol a efifeitiiir arnynt i raddau, drwy ymgyfeill- 
acliu â’r bobl wynion, yr hyn yw rhag-arweinydd gwareiddiwch 
i arwain brodorion ein gwlad, a’r Hwythau Indiaidd yn gyffred- 
inol i’r anlladrwydd gwarthus a’r meddwdod sydd yn raddol yn 
eu dirywio, ac- yn y diwedd a derfyna yn angeuol, yn hollol 
ddifodiad y llwythau brodorol. I'r dyben o attal, hyd y gellir, 
y fath ganlyniadan dinystriol, ystyrir mai doeth a fyddai eu 
casglu ar ryw ynys lle y gellir eu dysgu yn egwyddorion 
diweirdeb, ac mewn arferiadau rnoesol, a pharotoi eumeddyliau 
i dderbyn goleuni a gwybodaeth ddeilliedig oddiwrth Dduw, 
eu dyrcliafiad a’u gogoneddiad. Gellir dwyn rhaiiSanBer- 
nardiuo, y rhai wedi iddynt ddysgu celfyddydau a gwareidd- 
iwch, a allant fod o fawr les i gario gwirionedd, iachawdwriaeth 
a’i benditlúon cysylltiadol, i’w gwahanol lwytliau. Os cyd- 
wedda yr liinsawdd â’u hiechyd, gellir cy nnyddu eu hymfudiad, 
a bod eu sefydliadau ar yr ynys ond arosfan orphwysoi, gyffel- 
ybi fanau ereill a fwriadwn sefydlu mewn gwalianol fanau ar y 
cyfandir. 

Cynghorwn Saint Ewrop i ymgasglu i’r Unol Daleithiau yn 
ol cyfarwyddyd y Llywyddiaeth Brydeihig, i’r manau hyny a 
benodir i ymgasglu iddynt, a lle y gallant aros hyd oni agoro y 
ffordd iddynt ddyfod i Ddyffrynoedd y Mynyddoedd. 

Dysgwylir y gwneir cledrffordd yn mhen ychydig flynyddau, 
o Missouri i’r wlad hon ; pryd hyny bydd yn fanteisiol iawn i’r 
Saint a ddeuant o’r hen wlad, eu bod wedi croesi y môr, ac 
ymsefydlu yn y manau a nodir, lle y bydd yn hawdd cae 
gwaith a chyflogau da; ac wedi y cwblheir y gledrffordd, gal. 



ÜDGOHN SEION. 


4iS : 


y Saint ymgasgîu ar lawer llai o gost ae anhaw'sderau. Ily- 
fforddia gyfleusdra uniongyrchol i filoeiid o’r Saint ymfudo o’r 
hen wlad, ac i ymgasglu i’r lle y gallant gael dysgeidiaetti a 
mwynhau y fraint o Gymdeithas a’u gil.ydd. 

Cyngtiorir y Saint sydd yn Awstralia, India, ae yn yr holl 
wledydd cyfunol i’r MôrTawel, i ymfudo i Galifornia, a chyfar- 
wyddir hwy gan y Llywyddiaeth Eglwysig yn y wlad hono ytt 
cu hynisymmudiadau dilynol. 

Dymunwn hefyd ar y Saint a ddeuant o’r Unol Daleittiiau 
ac o Ewrop i Ddyffrynoedd y Mynyddoedd, ddwyn pob am- 
rywiaeth o hadau gyda hwynt, yn enwedig afaUu, eirynen, 
breyllen, gellyg, eiryn, ceirios, rliyfion, quince, eiryn rnaì, 
mefus, yughyd a ptiob amrywiaeth o hadau btodeu; hefyd had- 
au íeasie a gwreiddrudd, indigo, a hadau ereill y defnyddir eu 
coed i liwio, cyn belled y tyfant yn yr liinsawdd hon ; hefyd 
amryw fatlrau o wair, clover, a liadau cottwm o’n sefydliadan 
deheuol. 

(l’w barhaw.') 


U D Gr 0 R ]N T SEION, 

NüU 

âcrcn p ^aint. 

DYDD SADWBN, GORPÍIENAF 15, 1854. 

Epistol Ctffredinol y Brif Lywyddiaeth — Yw prif 
gynnwysiad ein presennol rifyn, yr hyn a’i gwna o hyny gwell 
na dim a aliwn ni ddweyd, i ehwaeth ein holl ddarllenwyr a 
archwaethant ddirgeledigaethau gwlad eu serch — “dinas eu 
eyiarfod,” lle y dysgwyliant fytliol gyd fy w mcwn gorlawnder 
a thragywyddol hedd. Mor hunan eglur yr ymddengys i bob 
meddwl treiddgar, yr anglienrheidrwydd o liollol gydgordiad 
meddyliau, bwriadau, a holl ddirgelion calonau preswylwyr 
dedwyddoi y nefol fro, er i bob un gyd-gyfranogi o’i danteith- 
ion dinam, heb unrhyw eiddigedd, na gormes, na châs! Mor 
amlwg â liyny yr ymddengys dyledswydd y “ ptant sydd etto- 
dan eu lioeil yn dysgwyl am cu ’stâd,” i ymgoröbli eu trysorau; 



t'DGORN SEION. 


414 

yn awr. i’r deyrnas lle y dysgwyliant fwynhau eu liystadau 
perffaitli. ac felly i greu yr undeb calon sydd mor ddewisol, 
drwy ymgorífoliad o’u hunain <a’r oll a feddant, er adeiladu 
teyrnas eu Tad. Tebyg i fympwyau y penboethiaid a ddysgwyl- 
iant fod marwolaeth yn puro ac yn addasu yr ysbryd ar eiliad i 
fyned i bresennoldeb tanbeidiol y Tad tragywyddol, yw yr hyder 
a fabwysiada rbai, o hyd y nod, efallai yn Saint, o gyrhaedd 
yr bollol undeb sydd angbenrheidiol er bod yn im, fel y inae y 
Tad yn y Mab a’r Mab yn y Tad, pan gyrhaeddir y “ trigfanau 
tragywyddol,” beb iddynt allu yn gyntaf feddu yr undeb 
gofynol o bartlied i’r pethau sydd yn eu dwylaw yn awr. Y 
neb a ystyria y gall foddloni i’r undeb trwyadl bwnw y pryd 
hyny, yn mhob peth a ofyna ein Tad genym, ac ni allant gyd-syn- 
ied ynghylch y petbau llai pwysig presennol a welant, a siomir ; 
canys ni fyddant foddlonach i’r gyfundeb nefol, yn cynnwysyr 
oü o bob peth , nag ydynt i’r gyfundeb ddaearoi a gynnwysa 
yr ychydig bethau darfodedig y gwnaetb eu Tadhwy yn oruch- 
wylwyr árnynt. 

Cyflfelyb i gyfaill a guddiai ei gôd o tan garreg, rhag ein 
liofn. cyn mciddio dyfod i’n tŷ, yw y dyn a anturia ei hunan yn 
nlieyrnas Dduw, eithr a ystyria ei drysor yn ddiogelaeh yn y 
byd anonest presennol; a cban fod y galon lle cuddiwyd y 
trysor, ni all fod y cyfryw ddyn ond rbagritbio ei fod ef yn 
Nbeyrnas Dduw tra y mae ei galon allan o boni; a pha lesliâd 
ddysgwylia y fath un gaelyn y byd bwn na’r bwn a ddaw? Ni 
welir neb yn mhlith y teulu ncfol, ond yr liwn a offrymodd ei 
hunan yn drwyadl, gorflf ac ysbryd, a’roll afeddai i Dduw, ac 
ymddiried y ddau i ofal Hglwys Ddüw; a gomedd yr olaf yw 
ystyried yr olaf yn werth mwy na’r ddau flaenaf; yr hyn a 
brofai raai yn yr eiddo y mae y galon, er fod y broffes i’r 
gwrthwyneb. Eithr profodd yr Arglwydd yn ei ymddygiad at 
Ananias a Saphira na watworir mo hono gan y rhai a dderbyn- 
iasant oleuni nefol i’r graddau hyny. 

I’r rbai y dicbon eu chwydd-ddryehau arddangos iddynt yr 
abertb yn ormod i’w wneyd, rhoddwn gynghor ysgrythyrol, sy 
yn taro i’r amgylcbiad, er ei fod yn Saesneg, sef “ Fret not thy 
■ gizard a cheweh olenni yn yr ysgrthyrau ol a blaen i hyny. 
Kid gorfodiaetb, ond ewyllys rydd yw y gyfraith hon etto 
ẃylwer; mae ystyr y gair ryssegriad a’r gair gorfodiaeth yn liollol 


■CDGORN SEION. 


415 


igroes i’w gilydd, — dewiser a fyncr, ynte, eithr na Tvrí!i\vyneber 
yr egwyddor i ereiil, onite bydd liyny yn wrthryfel annyoddefoi 
yn Eglwys Dduw. “ Cnffed amynedd eipherflTaitli waith,” medd- 
wn ninnau, fel y dywedai hen frawd o’n blacn; canys, y mae y 
nefoedd yn llawn o ddirgeledigaetbau etto, a dihidiant i waered o 
un i un, i blant Duw, nes eu dysgir yn holl drefniadau y teulu 
nefol, A’u gwrthodant a íForflctiant aelodiaeth yn y teulu hwnw. 
Cofiwn hj'n — cofiwn focì yr oll sydil yn wertli ei gael, yn ym- 
ddibynu ar fyw ar bob gair \ ddaw allan o enau yr Arglwydd, 
ac nid ar yr hyn a cldaelh yn uuig! Y doeth a’i gwel ac a’i 
gwna, tra, y cybydd, fel Judas, a gâr y gôd yn fwy nâ gair, ac 
nâ bywyd ei Arglwydd. Bywydlragyioyddol fyddonôdEi Saint 
ar gost pob peth. 

Ceir y gweddill o’r Epistol yn ein nesr.f. 

Gellir cael y tablau i gasglu yn y dosparthiadau yr wythnos 
nesaf, anfoned pob dosparthwr ant yr hyn a ddymuna. Cym- 
hellwn y cynllun hwn ar bob dosparth yn nthob tnan. 


YB UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR I)DEG. 

[Piti liaii o ftml . 413.] 

IIyffop.ddwn yr Henuriaid a anfonwyd allan o Seion at 
wahanol genedloedd y byd. i roddi ein cynghorion inewn gweith- 
rediad, dan arolygiaeth Llywyddiaeth eu gwahanol feusydd 
llafur ; ac annogwn yr Itoll Henuriaid i fod yn ffyddlon yn eu 
galwedigaeth, ac i gadw eu hunain yn bur ac yn santaidd i’r 
Arglwydd eu Duw. Os palla icchyd rhai o honynt, maent at 
eu rhyddid i ddychwelyd adref heb aros ant alwad. lîrair.t a 
dyledswydd yr lîenuriaid, tra ar led y byd, yw yntgynghori 
yn fynyclt yn eu hatnrywiol feusydd llafnr, ac yindrechu 
gwybod meddwl yr Arglwydd, drwy ympryd a gweddi per 
bron Duw, penderfynu ynghylch y cyn’Iuniau, a chyflawni y 
dyledswyddau perthyuol i lcsiant aehos y gwii ionedd, megys 
yr ainlygir iddynt, fel na fyddo i farweiddra ac arosiad 
rwystro y gwaith, wrth ymofyn cynglior genym ni, y rhai 
ydym mor bell oddiwrthynt. 

Mewn materion o ddyddordeh, a ystyrir o bwysigrwyddneill- 
duol, os na fydd i’r amser a gyntmerir i gacl atebiad, wrth- 
weitliio yn orntodol yn crbyn Uwyddiant y gwaith, dymuneiH 



416 UDGORN SEION. 

ìfldynt ymgynghori à ni. liliaid fod yn eg'.ur i bawb, yr' 
anglienrheidrwydd o ofalu am drefnusrwydd yn gyferbyniol 
i gynnydd y gwait’n. Gan liyny, cynghorwn ein lioll oruehwyl- 
wyr i fod yn brydlon a manwl yn eu Cyfrifon a’u Cyfraniadau 
i ni; ac liefyd i'n eadw yn hysbys o’r matterion pwysig a 
berthyn i’r aehos yn y gwledydd y Uafuriant ynddynt. Cyf- 
lwynasom, a bwriadwn gyflwynoyr hyíforddiadau hyny drwy y 
Wasg, o hryd i bryd, er eyfarwyddyd i’r Henuriaid a’r Gorucli- 
wylwyr, ar yr hyn betliau a ystyrir yn anghenrheidiol, a’rhyn 
ni allwn roi mewn Epistol CyfFrodinoi. l>rwy ein profiad ein 
hunain, deallwn y teimla yr Henuriaid eu hunain, os byddant 
flyddlon, yn hollol ymorphwysedig ar yr Arglwydd, nid am râs 
yn unig, eitlir am foddion eu cynnaliaeth hefyd. 

Mewn undeb y mae grym ; eithr pa fodd y teimla dynion 
eu bod mewn undeb tra y mae eu meddiannau yn amrywiol? 
Pa foddyr ymgyssylltant yn un mewn matterion ysbrydol, ac 
y gwelant lygad yn llygad, yr hyn ni allant eu ddeall ond 
mewn rhan, hyd oni ddeuant yn un mewn pethau tymhorol, yr 
hyn a ddeallant? Dadguddiwyd i Joseph Smith, yn nyddiau 
boreuoi yr Eglwys, y dylai yr holl Saint gyssegru eu heiddo i’r 
Egiwys, a derbyn eu lietifeddiaethau trwy law yr Esgob Pat- 
ridge, yr hwn oedd y pryd hwnw yn gweinyddu yn y swydd 
hono. 

Vn mhen blynyddoedd wedi hyny, yr Arglwydd yn gweled 
fod y bobl wedi halogi eu hetifeddiaethau, ac na chyd-ymflurf- 
ient â’i orchymyn lilaenorol, a gyfarwyddodd mewn Dadguddiad 
arall i'r brawd Joseph, y dylai y bobl gyssegru eu holl eiddo 
gweddiíliol ; yr hyn, mae yn debygol, na ddeallwyd yn drwy- 
.aill ac ni wnaed. Ar ol hyn rhoddwyd Cyfraith y Degwm, yr 
hvn a ofynai i bawb gyflwyno y ddegfed o’u meddiannau i’r 
Eglwys, ae o liyny allan eu hod i daíu y degfed o'u eynnydd yn 
flynyddol; dyben yr hyn oedd i’r tlodlion, ac er lledaenu yr 
cfengyl yn mhlith cenedloedd y ddaear, cynnal y weinidogaeth, 
ac adeiladu Temlau i’r Goruchaf. 

Dyna eglurhad byr o berthynas i feddiannau y rhai a ddeuant 
yn aelodau o Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. 
Yr oedd llawer o rwystrau ar ffbrdd cario y gofyniadau hyn i 
weithrediad; yr oedd yr Egiwys yn ei babandod, a rhaid oedd 
íddi gyfarfod anwybodaeth, rhagtaru, a gwrthwynebrwydd byd 



CDGOEN SEIOÎÎ. 


417 


tywyll a drygionus. Nid oedd y brodyr eu hunain yn alluog i 
ddryllio eu traddodiadau: ainryw brydiau, bu agosi wrtligiliad, 
ae erlidigaeth a goddiweddyd pobl Dduw, ac achosi iddynt gael 
eu gyru o fan i ían, nes iddynt o’r diwedd gael gorpliwysfa yn 
mlilith dyffrynoedd y mynyddoedd hyn. 

Yn ystod y Gymmanfa, rhoddwyd dysgeidiaeth ar y pwnc 
hwn, a’r athrawiaeth o undeb mewn pethau y gallai pawb eu 
deall, a chydgorífoli ein hamcanion mewn petliau y gailem 
weled llygad yn llygad o barthed iddynt, a ystyrid y cam 
cyntaf er dwyn yr undeb sydd mor ddymunol i’w gael; yr hyn 
a roddai i ni allti i ddarostwng drygioni, ac i yru pob drwg a 
dylanwad niweidiol o’n plith. Ymddangosodd yr egwyddor 
hon mor eglur i ddealltwriaeth y hrodyr yn ei phlaender, ar- 
dderchogrwydd a’i symylrwydd. Dangosai y tfobi aw r ydd mawr 
i gydymfFurfio â phob gorchymyn a gofyniad aroddwyd; ac 
ymddangosent fel pe yn teimlo nad oes yn arosol unrhyw 
rwystr digonol i gydymffurfiad cyflawn a diymwad â chyfraith 
y cyssegriad, megys ei rhoddwyd gyntaf i’r hrawd Joseph. 

Mae y diweddglo hyd yma yn profi eu diffuantrwydd yn y 
peth hwn; canys heidiant yn gannoedd ac yn filoedd i roddi eu 
henwau, gan gyssegru a chyflwyno pob peth a feddant i’r Eg- 
Iwys, gan dderbyn eu lietifeddiaethau, a chymmaint o’u medd- 
iannau ag sydd anghenrlieidiol iddynt, o ddwylaw yr Esgob. 

Ciiwefror 14eg, bu farw y Fapn Smith, gwraig yr hen Batri- 
arch John Smith, ac aeth i’w gorphwysfa yn mhlith y Saint 
ffyddlon. Hyhi yw mam y brawd George A. Smith, ac yr oedd 
yn un o'r rhai cyntaf i dderbyn cyflawnder yr efengyl dra- 
gywyddol. 

(J’w harhau.) 


I.LYTHYR Y LLYWYDD JEREMY. 

Llanelli , Mawrth 22, 1854. 

Anwyl I.ywydd J one 9, — Bum yn ymweled á’r Saint yo 
Nghaerfyrddin ac yn St. Clears, teimlant yno hefyd yn dda, e 
mynych yr holant pa bryd y daw y Captain ffordd byn, ac felly 
yn rnhnb man ; mae argoelion daionus am lwyddiant braídd yn 
;nliob lle yr af, a da iawn genyf ddeall eich bod yn llwyddo ffordd 



4l$ 


TJDGORN SKION * 


yua, a bod araryw ag oedd wedi gwrthgiìio yn dyfod y 12 ol W 
gorlan etto. 

Derbyniais lythyr caredig iawn oddiwrth y brawd Robert 
Parry, yn fy hysbysu ara yr argoelion daionus syJd aui lwydd- 
iant ÍTordd yna, a mawr fel y roae yn eich canmol chwi a minnau 
yn ei lylhyr, dyddiedig Mawrth iT, I8Ô4, yr hwn a ysgrifenodd 
o l'erthy r. Yn Saesnig y raae wedi ei ysgrifenu fwyaf, cyíieithaf 
a ganlyn : — 

“ Anwyl Frawd Jeremy, — Aethym nddiyma dydd Sadwrn 
diweddaf, a phregethais yn Nghaerdyf drwy y dydd ar y Sul, a 
phrydnawn dydd Llun; nos Fawrtli yn Nhreft'orest, ac yn Tilan- 
iîltyd prydnawn dydd Mercher, i gynnulleidfa fawr iawn, llawer 
o’r cyfryw a addgwsant gymrneryd eu bedyddio, a dychwela y 
gwrthgilwyr braidd i gyd tuag adref, yn analluog, fel y mae yir 
rhaid eu bod i gael gwell lle. * * * * 

Llawer o gysur yw i rr-i i wybod eicii bod chrvi v brawd Jer- 
emy â'ch holl aìlu yn ymdrechu achub drwy yr efengyl, ac i 
ddiwygio y cyfryw ag sydd yn myned ar gyfeiliorn. O, bydded 
i’r Arglwydd eicb bendithio chwi a'ch llafnr o gariad, i iachawd- 
wriaeth llaweroedd. * * * * 

“ Dywedaf i chwi secret fach, — Captain Jones sydd yn ddyn 
cydrywiol à fy nghalon i, — nid yn unig dyu da , und ystyriaf ef 
yn un o’r dynion goreu a gyfarfyddais erioed. Pe y buaswn yn 
ei ystyried cf yu annheilwng o*i barchu genyf, gallaswn ddi- 
weddu y lliuellau hyn heb gyfeirio at ei enw, yn fwy na dweyd 
ei fod yn anî'on ei gotìo atoch. Oud fel ag y dywedais i chwi ei 
í’od yn un o’r goreuon a welais; nid*vw yn anghenrheidiol i 
ddweyd fy raod yn ddidwyll yn fy ngosodiad, — gallaf dyngU a 
phroft ei fod yn gyfryw, a chyda phleser, ymddiried, a chariad 
Cristìon y gallaf roddi l'y enw yn ysgriíenedig wrth y gosodiad 
hwn. * * * * 

“ Pryduhawn Ja i chwi y brawd mwyn, caredig, a thirion 
Jtíreray.” “ Robert PARRlf. ,, 

Da iawn genyf i fo.l V brawd Parry yn eich cael y fath ddyn ; 
gallaf finnau dtlywedyd fel Brenines y deheu, na fynegodd y 
brawd Parry yr hanner etto o’eh rhinweddau a’ch daioni, a welais 
innau ynoch am lawer o flynyddau tu yma a thu draw i’r Môr. 

Terfynaf yn awr, gati ddymuno ar iT* Arglwydd eich bendithio 



ÜDGORN SEIOtí. 


419 


â llawer o’i Ysbryd Glân i gydawni eich swydd bwysig, er gogon • 
iant i’w enw a lies mawr i laweroedd. 

Eich brawd, Scc., 

Thomas Jeuemy. 


[Na ddigied yr awdwr o herwydd hir oediad ei lytbyr, gars 
iddo ryw î'odd allu ymguddio o’n gwydd hyd yn ddiweddar, í'ei 
y mae pob peth a’n canmola ni yn fwyai’ chwanog o wneyd, nag 
yw yr hyn a ddywedir yn dda aui ein brodyr, et(o, gwell hwyr 
na hwyrach ot'allai, i ddeali meddyliau ein giiydd aai ein gilydd, 
a gwnawn a allom i deilyngu parhâd o’r gairda sydd weli nag 
enaint gwerthfawr, ac os inethwn, crefwn ddeall hyny yn gvntaf 
ün o bawb, canys hyn yw hawl eich — G ol.J 

LLYTHYR 0 SWYDD HAIAEN'. 

Dinas Cedrwydd , Tachioedd 30, 1853. 
Anwyl Tiîawd Ephbaim, — Yr ydyra fel teulu yn cymmeryd 
y cytleusílTa hwn i ddanfon atoch, gan oheithio eicti bod chwi 
a’ch teulu yn iach fel ag yr ydym ni oll yn bresenno!, diolch i 
Dduw am hyny. Derbyniasom eich llythyr y ddoe, sef y 29ain 
o’r mis hwn, dyddiedig Medi 28, 1853. Yn atebiad i’ch cais yu 
eich llythyr am ddyfod i fFwrdd yn y springnesaf, dywedaf nad 
posibi i chwi allu dyfod, o herwydd ei bod yn rhy ddiwedd- 
ar yn y fiwyddyn; ond yr ydym mor dyner galon nes yr ydym 
yn penderfynu eich cael i ffwrdd yn spring 1850, gan hyny 
parotowch eicli hun erbyn y pryd hwnw. 

Efallai y carecli glywed ein hamgylchiadau, — y mae genym 
dŷ braf wedi ei adeiladu yn werth tua 3 neu 4 cant o ddolars, 
dwy fuwch, dwy iau o ychain, dau ful, un ceffyl, tair waggen,. 
tri mochyn, a 23 o erwau o dir; dyna ein cyfoeth yn bresen- 
Yr ydwyf fi Job wedi priodi mercli o’r enw Mary Parry 
o Sir Ddinbycli yn y Gogledd, ac y mae argoeìion am gynnydd- 
iad yn y teulu. 

Y mae y wlad hon yn iachus iawn, nid oes fawr yn glaf, na 
nemawr yn marw. Y mae yma waith haiarn wedi ei ddechreu, 
a thair gwythien o lo wedi en darganfod, un yn 8 troedfedd, yr 
ail yn 4 a hanner, a’r llall yn 3 troedledd, a pliob orgoelion y 
gweithiant yn Uwyddiaiinus. Y mac yma fynyddau o fwyn 
haiarn hefyd. 



■420 


CDGOr.N SEION. 


Cofiwŵ ni at Morgan a Margret a’r teulu, a charem yn fawr 
i glywed oddiwrthynt, a plia fodd y maent yn teimlo at y Saint 
yn awr, a ydynt yn ffafriol ai peidio. Cofiwch ni at y Saint 
yn Dowlais, a phawb oii cydnabod. Yr oedd yn ddrwg genym 
glywed fod ein ewythr Richard wedi ei gladdu. Carem glywed 
ychydig oddiwrth ein perthynasau. Y mae Pliebe Bowen 
merch Dafydd F.vans gynt o Pont y Yates yn byw yma, ac yu 
anfon ei chofio atoch chwi a’r wraig. Cerem glywed pa fodd y 
mae llwyddiant y Saint yn Dowlais a’r gymmydogaeth yna. 
Yr ydym ni eiu tri yn annerch y Brawd Capt. D. Jones yn 
barchus. 

Cymmaint a hyna yn bresennol oddiwrth eich hanwyl 
frodyr, 

• Job, Thoîias, a Benjamin Rowlands. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Y Rhyfelawg fyd sydd yn ymeangu yn barhaus; fel gor- 
lifiad eirias mynydd tanllyd, mae hylif rhyfel yn tagu y naill 
grater er rhwygo arall gêg anferth i ddihysbyddu drwyddj gyn- 
nwysiad ei wenwynol grombil, — ffynnonell afon angau” ydyw 
hon. Mae chwyldroad enbyd a bygythiol wedi cyffroi Ysbaen 
— tymestl mewn dysgl! Dywedir fod Ymerawdwr China wedi 
cynnyg rhanu ei deyrnas â Blaenor y gwrthryfelwyr, — fod y 
Rwsiaid yn encilio o warchaed Silistria, a 12,000 wedi colli. 

Derbyniadau am Lyfrau o Mf.h. 30 hyd Gorph. 13. — 
Canyenau Dicyr. Morgamuy — Eglwys-newydd, 9s 6c; Pontfaen, 
2s 2r; Dinas, lOs 5c ; Llanilltyd, 7s 9íc; Llanfabon,3s 6c; Pont- 
ypridd. 2s 6c ; Aberdare, 6s'; Cap Coch, 3s 9c; Hirwain. 16s ; 
Rhymni, £1 lOs lc; Georgetown, 9s 2c; Ceth, 5slle, Yr.ys- 
gau. 5s ; Twyn Carno, 17s llc; Cwmbaeh, 13s lc ; Cwm- 
nedd, 13s 0|c; Aberamman, 7s. 

Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. D. Jones, 14, Casiíe Street, Merthyr-Tydfil. 


C Y N N W Y S I A D. 

Yr Unfed Epistol Cyffredinol ar Ddeg 

Golyüyddiaeth— Epiítol Cyttredimd y Drif Lywyddiaetli 

Yr Unffd Epistol CyfFredinol ar Ddeg etto 

Lhthyr y Llywvdd Jeremy 

Llytbyr o Swydd Haiarn 

An iywiaethau, &lc 


run. 
. 405 
. 413 
. 115 
. 417 

. 419 

. 420 


MERTflYR-TYDFIL : 

ARCIÌ4KMVYD A CUYHOEUDWYD GAN D. JoJíES, 14, CASTLE STRHTi 



UDGORN SEION. 

KEC 

&n'm )> ^amt. 


Rhif. 27.] GORPHENAJ? 22, 1854. [Ctf. VII. 


UNFED EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG PRIF 
LYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST, SAINT 
Y DYDDIAU DIWEDDAF, 

At y Saint yn Nyffrynoedd y Mynyddcedd , ae at y rhai sydd w 
wasgar drwy y ddaear. 

[Paihad o dud. 417. j 

Ein hanwyl frawd Willard a aetli tu draw i’r llòn; i ni y raae 
wedi tíiyned-, i Joseph a Hyrum y mae wedi dyfod. Am ysbaid 
byr mae’ri wir, y gorphwys ei gorff yn y bedd, er ei adnewyddu, 
ei fywhau, a’i ddarparu i yrfa anfarwol, tuhwnt i ddylanwad 
pechod, Satan, afiechyd, a marwolaeth. Yn nghyhydedd ei 
fywyd a’i ddefnyddioldeb y mae wedi ei gymmeryd, yn ymddan- 
gosiadol, ddim ond i’w waredu rbag trafierth, gofal, ac ysgat- 
fydd rliag trallod ac erlidigaeth etto a ddaw, o’r hyn yr oedd 
wedigoddef ei gyflawn ran. Ni fydd ein gwasgariad ond byr, 
pe >r estynid ein heinioes cyhyd ag einioes y cyffredin o 
blant dynion. Cymmerwyd ef yn bur glaf ar yr 22ain o 
lonawr, a pharhaodd trwy ddyoddefaint llymdost hyd yr lleg 
o Fawrth, am lianner awr wedi naw yn y boreu, pan y syrth- 
iodd i gysgu yn muddugoliaethau yr efengyl; yn yr efengyi a’r 
ffydd hono a’i cynnaliodd cyhyd, a roddodd iddo nerth a gallu 
yn ei gyfyngderau mwyaf, ac a weinyddodd iddo gysur yn yr 
helbul a’r cystudd Uymaf. Nid ymchwyddai ei fynwes ond 
am ledaeniad yr efengyl, ac iachawdwriaeth ei rywiogaeth ; é 
2(i [piìis ly. 



422 


CTjGOES SE'ioy. 


galon eang ui cliurai am ddim ond y gwirionedd, íachawdrTT- 
iäetli Isracl, a phrynedigaetli Peion. 

Yn ystod yr ychydig flynyddau diweddaf o’i einioes, ymlyn- 
odd wrth fywyd trwy lawer o ddyoddefaint, fcl y caffaiy fraiut, 
cyn y cyd-gysgai á'r Saint, t> gyflawni ei ddyledswyddau fei 
chroniclwr, ac lianesydd eglwysig. Ei fawr ymgais oedd i fod 
yn ffyddiawn groniclwr o weithredoedd yr Arglwydd yn y 
dyddi.au diweddaf. I gofuodi gwirionedd eglur, y golygfeydd 
yr aeth y Saint trwyddynt; eu profedigaethau a’u herlidig- 
aetliau, eu teithiau, gofldiau, trallodion, a marwolaeth; ac mor 
aml eu rhyfeddol gadwraeth, ail gasgliadau, gorfoleddau, s 
bendithion, a chofrestru yn nghofnodau yr eglwys, law-drìn- 
iaeth Duw at ei bobl — diwaliodd ni â thestuu mor lìawn o 
ddygwyddiadau, a gyd-blethwyd â’u dyddiol fywyd a’u profiad- 
au hwy, mor ogoneddus a chyd-fynedol â’i deimladau, fcl nad 
rhyfedd y cadwyd angeu i aros wrth y drws, trayr achosodd ei 
fawr ymdrech a’i allu, a gefnogwyd gan Ysbryd yr HoHailuog 
Diluw, ef i yru ysgrifell ysgrifenydd parod, er portreadu mewn 
ardderchogrwydd a chywirdeb godidog, hanes y bobl hyn, ac 
amddiffyniad aclios y gwirionedd, a eliyflwyno i’r genedlaeth 
ddiweddaf hon, ddyoddefaint godidog, dybenion pur, a chym- 
meriad dynicn ysbrydoledig — dynion Duw, y rhai y mae yr oes 
bresennol wedi waradwyddo, athrodì, anmliarchu, ac o’r diwedd 
wedi eu bradychu a’u cigyddio, tra o dan lw o ffyddlondeb i’r 
lywodraeth a elwir yn un gywir a gwaraidd. 

Yn ei gylcli teuluaidd, cyfeillion, a chydnabyddiaeth, ei far- 
wolaeth a achosodd lawer calon dost, ac yn y swyddi pwysig 
ac amrywiol, y rliai a lanwodd ag hynod alluogrwydd, anrhyd- 
edd, a ffyddlondeb, ei golled a deimlir yn arw. 

Yn nghy3uron ein crefydd santaidd, er y cawn mai ein colled 
ni ydyw, enniU iddo ef ydyw. Er cael ein hamddifadu, trwy 
ei golii, o’r uniondeb mwyaf diysgog — y gyfeillach fwyaf 
gwresogac anwŷrol— y naturiol wresawgrwydd o gydymdeim- 
lad, cynghor, gwir ymroddiad, a ffyddlondeb. a enwogodd ei 
gyfeiliach â nyni, ac â’r hobl hyn, er hyny ni amddifadwyd ni 
o liono; canys, er fod ei gorlf wedi cael ei ysgaru oddiwrlhym,. 
parhà teimladau cydrywiol yn ein mynwesau, yr hyu ni ddile'ir 
bytii, ac ni luddir ei ddefnyddioldeb yntau, ond ei weithred- 
oedd a’i canlynant ef. 



Tn ìaẁi, ynte, dilysg;'avil«T nnwylaidd, am enyd! Edef fraií 
dy yrfá a dorrodd. cydymdeimlwn mewn galar j'n nmddifad- 
rwydd dy deulu a’th gyfeillion, a’n hunain, eitlirni alarwn am 
dygolleddi: tydi! yr hwn yn fuddugoliaethus a ennillaist yr 
yrfa. ae a diliogel angoraist dy lestr yn mhorthladd bywyd tra- 
gywyddol. 

Ar y iS tin o Fawrth, ymadawndd yr ITemiriaid F. 1). Rich- 
anls. Joseph A. Young, Wm. II. líimball, George I) Grant, 
Edmund Ellsworth,/ Wiliiam Young, a Jarnes A. Little ar gen- 
adiaethi Loegr, ynghyd a Frederick Iíesler a George Halliday, 
y rhai a'u canlynant hyd St Louis i fasnaehn. Penodwyd y 
genadiaeth hon cyn y Gymmanfa, er eu gallnogi i gyrhaedd 
maes eu ilafur mewn pryd i Samuel W. Richards i ddychwelyd 
adref y tymmor presennol. 

Wrth y cofnodion dilynol, gwelir, y gohiriwyd y Gymmanfa 
flynyddöl, nos Sul, y 9fed, ar ol pedwar diwrnod o eisteddiad, 
hyd y 27ain o Fehefin dyfodol; er fod y tywydd yn oeraidd a 
thymhestlog, nid oedd y Tahcrnacl helaeth yn ddigon eang i 
gynnwys yr oll o’r gynnulleidfa. 

Sadwrn a’r Sul, eynnyddasant liyd y fatli liosogrwydd, nes, 
drwy fod y tywydd yn claearu, gorfodwyd i gynnal 3' cyfarfod- 
ydd yr oe.hr allanol, ao oddifewn i fur amgnuol rhandir y Deml. 
ac ar gydiad ochr ogleddol y Tabarnacl. Etholwyd George A. 
Smitli yn hanesydd cyfifredinol i’r Eglwys, a dewiswyd Jeded- 
iah M. Grant yn ail Gynglior^’dd i’r Prif Lywydd. 

Cj’mmeradwywyd anfoniad Franklin D. Richards, a’r Hen- 
uriaid ereill a aethant gydag ef i Loegr, drwy bleidleisiad 
unfrydol y Gymmanfa, a phenodwyd 3' brod^'r Orson Pratt, 
Erastus Snow, Orson Spencer, a Ilawer ereill ar genadiaeth i’r 
Unol Daleithiau. Penodwyd y brawd Parley P. Pratt i Iyw- 
yddu yn California, ac efe a Lywydda y genadiaeth i’r Ynys- 
oedd ac i’r gwledydd cyfunol i’r Môr Tawel. 

IDewiswyd tuagugain 0 Henuriaid ieuainc i fyned i Ynysoedd 
y Môr Tawel, yr byn a wna y cyfanrif yn bump a thrugain, a 
apwyntiwyd yn y Gymmanfa hon, i fyned ar genadiacthau. 
Gallwn ddweyd mewn gwirionedd iddo fod 3 n dymhor adfy wiad- 
ol, er yn gymmysedig â tliraflTertti ac a llafur i ni, etto daethom 
trwyddo heb niweidio ein hiechyd, ein tcimladau wedi ymgryf- 
bau, ac yn gorli:o 0 ddiolchgarwch i, ae 0 gariad at Dduw, ac 



424 


ÜDGORN SEIOlí. 


yn gyflawn o fendithion ar en'bobl. Teimln'yd rhwyddine-b 
mawr i bregethu gan bawb a leflirasant wrth y Gymmanfa, a 
dilynodd Ysbryd Duw y geiriau gyda grym i feddyliau y mil- 
oedd a ddystaw wrandawent, ac a ymddangoscnt eu bod yn 
gwledda ar y danteithion egwyddorol perthynol i fywyd ac 
iachawdwriaeth, y rhai a ddeiîliant o fíynnonell doethineb a 
gwybodaeth. Llawenhawyd ein calonau gan yr undcb a’r ysbryd 
daionus a ymddangosodd fod yn liywyddu drwy y Gymmanfa, 
a gobeithiwn y ceidw ein brodyr a’n chwiorydd yr ua Ysbryd 
gyda hwynt yn eu holl weithredoedd a’u cymdeitliasau, gartref 
ac yn rnhlith eu cymir.ydogion, fel y byddo i undeb, cariad, a 
brawdgarwch flfynu yn gyflFredinol drwy y wlad; fel nacldywer 
mwyach sôn am angliydfodau, ymrysonau, na chynenau oddi 
fewn iddi. 

Ni allwn ymattal rhag ail annog ein brodyr, cyn diweddu 
ein Hepistol, o berthynas i weddillion Israel, yn mhlith y rhaí 
yr ydym yn awr yn gwladycliu. Cofiwn na ddylid esgenluso 
Israel tra yr anfonwn Henuriaid at genedloedd pellenig; pre 
getliwch yr efengyl i’r brodorion sydd yn ein plith, hyflfbrddwch 
liwynt yn y modd i ymfywiolaetliu, dysgwch hwynt ynghel- 
fyddydau gwareiddiwch, ymddygwcli tuag atynt fe! y dymun • 
ech iddynt hwy ymddwyn attoch chwithau, pe buasech chwi 
drwy droseddiadau eich henafiaid, wedi syrthio i’r unrhyw 
anwybodaeth, iselderau, a thruenusrwydd ag yw eu cyfran 
hwy i’w etifeddu. Cofiweh fod yr amser y tynir ymaith y 
felldith yn agoshau, ac er mai gweddill a adewir, fe achubir y 
gweddill hwnw. Os heddwch a ymofynwch, peidiwcli ag ym- 
ladd yn eu lierbyn, canys po fwyaf a ymladdweh, mwyaf a 
gewch ymladd; eithr cyngborwn chwi fel cynt, gofalwcii 
drosoch eich hunain a’cli meddiannau; na wrthwynebwch eu 
cecraeth yn eu hanwybodaeth, nac ymddarostyngwch i’w hisel- 
derau, eithr ymddyrchafwch ac ymroddwcli i’w dyrchafu 
hwythau i’ch sefyllfa chwi. Gwna hyn ddaioni iddynt h«y heb 
wneuthur i chwi unrhyw niwed. Hyn yw Efengyl yr iaeliawd- 
wriaeth iddynt hwy, y rhai sydd anghenrhaid iddynt drengu, 
er yn raddol, etto yn sicr, os na ellir drwy offbrynoldeb y bobl 
hyn, eu dwyn i ddealltwriaeth o egwyddorion yr adenedigaetlr 
a’r iachawdwriaeth a bariia fodoldeb, a’r hyn a addawyd i’vr 
Tad Abraham a’i fendithion. 



UIIGÍiP.N- SEIOK. 


425 


Yn dôrfynol, frodyr, gwrandewch ar gyrahelliadau Ysbryd 
yr Arglwydd eioh l)cw. Cyflawner chwi o’r Ysbryd Glàn ; 
îlifed eich he<îdwch fel yr afon, lieb oddefiad nac attaliad; 
byddwcli garuaidd a thrugarog wrth estroniaid, ac yn ddyodd- 
efgar wrth eieh gilydd ; byddwch ffyddlawn i’ch cyfaramodau, 
dyoddefwch brofìad eich flfydd. Byddwch oetyngedig gerbron 
yr Argiwydd eich Duw, ufyddhewch i’w orchymynion, a dyr- 
chefir llen y gorcliudd, a gwelediad eich Ilygaid a agorir, a’cli 
calonau a lenwir o lawenydd a gorfoledd o ddydd i ddydd, 
megys y gwelwch yr amser yn agoshàu, ac y eanfyddwch gam- 
Tau yr HollaUúog Dduw yn mlilith troediadau galluog y 
miiiynau daearol yn eu brys i ddinystrio eu gilydd ; i ddaros- 
twng drygíoni, anwiredd, adferyd Seion, heddwch Jerusalem, 
ac i ddwyn teyrnasiad buddugoîiaethus a thrwyadl, a gwirion- 
edd a ehyfiawnder dros yr iioll ddaear. 

Beioham Yocn'g, 
Iíeeer C. Iíimball, 
Jbdediau M. Grant. 

Dinas y Liyu Hal€» Mawr, EbriH 10, 1S54. 


EFFEITIIIAU TYBACO. 

[Paihail o dud. 307 ] 

Gelliu rlianu yr amryw sylweddau a gymmerir i’r cyfansodd- 
íad dynol megys cynnaliaeth neu foddion cynhyrfiad, i dri 
dosparth; yn gyntaf, dwfr syral, gan a thrwy yr hwn y dygir 
yr holl fynediad by wiol yn mlaen, ac o’r hwn y cyfansoddwyd 
gan mwyaf o’r corfì' byw — mae ynddo 9U rlian yn y 100 wrth 
bwys o ddwfr syml; yn aii, sylweddau magwrol, megys llaetii 
y fam, y ffrwytliau bwytaol, llysiau, ýd, &e,— pethau ag ydynt 
yn fagwrol yu unig, heb gynnwys un egwyddor gynhyrfiol, 
gysglyd, neu feddygol; ac yn drydydd, y sylweddau a ddygant 
ar y eyfansoddiad bywiol effeithiau meddygol neu gynliyrfiadol, 
ac heb weini unrhyw feithriniaeth i’r cyfansoddiad. Y cyntaf 
o’r syiweddau hyn, a’r mwyaf eyffredinol a digonol o lawer yn 
natur, yw y ddiod oreu, y fwyaf naturiol, ae yn sefyllfa 
ddilygredd y reddf anifeilaidd, dwfr yw y fwyaf cyttunol o’r 
äioll ddiodydd. Ac heblaw liyny, dwfr yw yr unig ddíod a 
<ofy nir gan natur. Oud ynddo ei hun, pan yn bnr ac heb ei 



TOGORN SEIOIT. 


4ÎG 

lygru gan ddyfais ddynol, maedwfr, o ran ei natnr, yn sylwedá 
swrth. Ai cymhwyso mewn tymheredd briodol, y mae yn 
fuddiol i'r dyneraf o edafedd eunidd bywyd, am na ddwg 
unrhyw gynhyrfiad neu adweithrediad. Gweithreda, modd 
bynag. yn uriol a’i dymheredd, gan oeri y eorff, neu ei gynhesu 
yn ol fel y byddo yr achos. Gweithreda hefyd drwy leithio a 
llitlirigo y gwahanol ranau, a gweinydda drwy yr holl gyfan- 
ioddiad y dogn o wlybyr sydd anhebgorol er bywyd ac iechyd, 
gan gyfansoddi, 'fel y crybwyllwyd eisocs, y gyfran fwyaf o 
lawer wrth bwysau o’r lioll gorö'. 

Y sylweddau o’r ail ddosparíh a nodwyd, a weit'nredant mewn 
rhyw ystyriaethau yn wahaniaethol i ddwfr syml, er y eyn- 
nwysant yn gyfifredin gyfartalweh tra mawr o’r Iiylif hwnw yu 
eu cyfansoddiad. Llaeth sy fwy na 90 y cant o dtlwfr. Uarn 
o gig eidion, di floneg, heb ei goginio. a gynnwys rhwng 74 a "ò 
y cant o ddwfr, a bara y pobyddion eyBreilin, o’r gwenith 
goreu, a gynnwys oddeutu 35 gradd y cant o ddwfr. 

Pan fyddo yn y eyfansoddiad atwad naturiol ac rr.ehtis arn 
feithriniaeth, derbynir y sylweddau a arferir yn gyífredin er 
magwraeth y coiff, yn enwedig y rhai, liyny o’r deyrnas 
lysieuog, megys rnaeth gyfeillgar. Ni ddygant ar y ìlinynan 
bywiol unrhyw gynhyrfiad neu ymweithiad anmhrio ol. i'an 
fyddo ar faban wrth y fron eisiau maeth, nid oes dim mor 
gyfeillgar a boddhaol i’w gyfansoddiad a ilaetli pur o’r fron 
famogaidd. 

Gwedi i’r dannedd ymddangos, efe a gynnntr sytneddau o- 
ffurf cadarnach yn rliwydd, megys ffrwythan :: pharotöadau o 
fwydydd blawdiog. Yn raddol daw i iiunfod; yn hoilol ar y 
peth.au eadarnach, gan adacl yn liollol y bw \ d a arfc-rai ei 
gymmeryd ar y eyntaf. 

Mewn pertliynas i’r trydydd dospartii o sy iweddan a gry- 
bwyllasom, y rliai hyny o ymweithia.ä, eynhyrfiadol, neu 
meddygol eu rhywogaeth, y mae yn wnhauoi. Mid oes ui> 
plentyn, ar y eyntaf yu eara pliysygwriarth, irod, tybaco, 
tê, cofB, na sylweddau ereiil o rywogaetlì icddygoi. Yr wyf yn 
gwybod y dywedir y dysg plant yn fuan i fii-.su tê a elioffi, 
cymmysglyn, ac ar rhai achosion tybaeo; y rìiai ydynt syl- 
weddau o’r dosparth ymweitìiiedig, neu íi ’.dygoi. Mae yn wir, 
fod rhai o’r nwyddau hyn yu cael eu tros. lv.yddo i gyfanscdd- 



OBGORH SEION. 


42 ? 


'3ad pìanty rlianau gwareiddieilig o'r byd, yn y dydd presennol, 
braidd o : r dechreu. Dichon y trosglwyddir y naill neu y llall 
o’r nwydd hyn yn y dafn cyntaf o laeth a dderbyn o fron ei 
faîn, oblegid y mae rhidiad llaethog yn gyfrwng a rnynediad 
allan tnawr i bcb nwyddau meddygol neu gyffyriol a gymmerir 
i’r cyfansodd.iad. Mynych yn y modd hyn y syfrdanwyd ac y 
meddwyd babanod yn hollol trwy laeth y fam neu y famaeth a 
arfer yfed meddyglyn a gwirod. Mynych y gwenwyd plant 
gan physygwriaeth a dderbyniwyd yn y modd liyn, a chredir y 
dinystrwyd bywyd ei hunan fel ynia. Dysgwyd rhai plant i 
flasu hyd y nod tybaco, er mor ffiaidd ydyrv i’r anarferol. trwy 
eu darostwng yn ddyddioi yn fwy i’r gwraidd atgas hwn. Yr wyf 
wybyddus i farnau a hên neiniau doeth ddysgu babnnod, eyn 
gadael o honynt y fron, i sugno o’r bibeli, y rhai a flasant 
gymmaint arni eu hunain yn eu harchwaeth ’yg^d’gi ac arn y r 
hon y diolchant ÿn ddyddiol i Dduw yn eu ealonau, fel am y 
bara a fwytânt. Ond ni phrawf hyn oll y blasa’r baban y 
pethau cynhyrfiol hyn yn naturiol, er en harferir yn gyffredin. 
Prawf yr holl brofion cywir i’r gwrtliwyneb. pfieiddia pob 
person mewn oed bob un o’r nwyddau hyn, megys gwenwyn, y 
sydd a’u harchwaeth a’u greddf heb eu halogi. Pe na chawsem 
ein darostwng i’w dylanwad mewn unrhyw ffordd, felly y 
buasem i gyd yn euffieiddio Ymgilia greddf anifeilaidd cyf- 
ansoddiad na Iygrwyd bob amser, oddiwrth wirf, tybaco, tê, 

• coffi, a’r holl gymmysgfa o gyflÿriau a chynhyrfiadau penfedd- 
wol ereill. 

Yngoleu yr egwyddorion anianyddol 'nyn, gallwn fyned yn 
mlaen i olrhain mewn manylru-ydd efieitliiau tybaeo ar y 
cyfansoddiad dynol, yn yr amrywiol ddulliau ei harîerir. 

Pan gymmerer tybaco i’rcylla mewn maintioli dit onol i beri 
effaith go fawr, gwrthwynebiad, arloesygiad, a ffieidd-dod 
mawr, ac ymollyngiad a ddilyn. Cynliyrfa hefyd ddirgryniad- 
au tostlym yn y cylla a’r coluddion i fwrw allan y gwenwyn. 
Arllwysiad o faintiolaeth gan lleiad ag un dram i'r coluddion a 
ddinystriodd fywyd lawer tro. Felly hefyd yn y dull cyffredin 
o arfer y nwydd, megys mj'gu a chnoi, yractmswyd arloesiad, 
elafychiad, ac weithiau gyfogiad. Yr wyf yn oofio yn burion 
am danaf fy hun, pan yn yr oedrnn y meddylia plant eu bod 
ja ddynion, ac y dymunant efelychu arferjon ffbl a ddilynir 



*28 


UDÖORS SEION. 


mor gyflFredin yn rahlith rhai dosparthiadau, ycymruerais î 
ddysgu cnoi. Ond cyn i’r ymdrech cyntaf gael ei hanner 
orphen, buom lwyddiannus i gael fy ngwneyd mor glaf, fel na 
ddymunais byth mwy w-neyd y prawf. Dyna yw yr effaith ar 
bawb pan y dechreuont fygu neu gnoi, oddigerth eu dwyu yu 
raddol dan ddylanwad y cyífyr, trwy gael eu darostwng i’w 
fwg oddiwrth ereill fo yn mygu. Y tadau, y brodyr hj'naf, nea 
famau, neu neiniau, a arferant fygu yn y tŷ, ac, fel y crybwyll- 
wyd, dodir y bibell v;eithiau yn safn y plant, ac fel hyn gellir 
cyrhaedd yr arferiad yn raddoi heb ddwyn, clafychiad fel yn yr 
engrhaiflftiau ereill. Eithr gan amlaf o arferwyr tybaco a 
fedrant ein hysbysu am yr amseroedd pan eu harloeswyd, ae 
eu clafychwyd yn fawr wrth ddeclireu ei arfer. 

Ond yn raddol daw y eyfansoddiad yn gynnefin a’i eflfeithiau. 
Ac yma, mae genym brawf o olygfa hynod mewn anianydd- 
iaeth anifeilaidd, y dichon sylwedd yr hwn ar y cyntaf a fyddo 
wrthwynebus, fíìaidd, atgas, gwrthun, ac yu allnog i ddinystrio 
bywyd, ddyfod trwy arferiad i’w fiasu gan y cyfansoddiad 
megys ei gyfaill goreu. A mwy na hyn, daw y cyfansoddiad 
mor arferedig a’i eflfeithiau, fel yr ymddengys agos yn an- 
inhosibl i’r person fodoli hebddo. Wele y wraig yr lion a yfodd 
gymmaint tè am mor liir o amser ag y teimla yn feunyddiol 
gur pen am dè. Hi a gymrner gwpaniad cryf, ac oll ar uu- 
waith, fel pe trwy swyn. y cur pen a baid. Gan farnu oddiwrth 
brawf y mynud, arweinir hi i gredu fod tê yn feddyginiaeth 
auflfaeledig rhag cur pen. Eitlir pe gwyddai hi ddigon am y 
cyfansoddiad dynol i allu cymmeryd golygiad eangaeh o’r peth, 
hi a ganfyddai mai y peth pennodol a ymddengys am yr amser 
i fod yn feddygyniaeth mor dda, yw yr achos o’r anhawsdra a 
deimla hi. Eelly, heíyd, y meddwyn gresynus, pan y cynhygio 
am ddiwygio ei arferion, y teimla ef ‘‘ Y gwagder poenus” 
hwnw nad oes ai gŵyr ond y rhai a’i profodd, fel yr â drachefn 
at ei gwpanau, y mae pob syniad o’i gyfansoddiad yn dywedyd 
yn amlwg wrtho ef mai o bob petli daearol gwirod yw y 
goreu. 

Deil yr unrliy w egwyddor mewn perthynas i’r ty baco, am fod 
ganddo gryfach dylanwad tros ddynion nag un O’r pethau ym- 
weitliiedeg a grybwyllwyd, ac yn eu caethiwo i fwy graddaa 
efallai nag unrhyw sylwedd arall, heb eithrio pabi. 



UDGOIiN SEIOir. 


4i3 


Dyma fol y mae yn anianyddiaeth y eyfansoddiad dynol; y 
sylwedd a fyddo ar y cyntaf, i’r archwaeth bur a dihalog, yn 
ffiaidd, atgas, a chlafychaidd, a ddaw o'r diwedd i’w blasu fel y 
nwyddau mwyaf cyfeillgar; ac, i arfer ffugyr, gewynau- 
teinnadrwydd a ddeuant yn angylion y tywyllwch, er y buont, 
yn eu cyflwr cyntefig a naturiol, yn angylion goleuni. Yr 
egwyddorion anianyddol hyn, o wyddoriaeth, ydynt o’r pwysig- 
rwydd mwyaf, ac nis gellir eu dwys ystyried yn ormodol gan 
yr oll a ddyinunont fyw, mor belled a byddo modd, yu y 
mwynhâd parhaus o nertli corfforol a meddyliol. 

(I’w barhau.) 


U.DGOItN SEION, 

t»uv 


DYDD SADWRN, GORPHENAF 22, 1854. 

Llwiddust tk Efengtl. — Llwyddiant yr efengyl yw tes- 
tun ein gorfoiedd, a chyd-lawenhâ cin cyd-weithwyr o’i phlaid 
yn mhob arddangosiad o’i harwyddiou hi; y mae llythyrau 
cysurol o wahanol fanau oddiwrth y gwirfoddoliaid, yn ar- 
ddangos eu (fyddlondeb a’u'penderfyniadau yn y gwaith, yn 
ngwyneb llawer o rwystrau a’u cyfarfyddant, a galwadau 
taerion am ycliwaneg o weiiliwyr i’r winllan. Ebe y brawd 
Roberts o Bethesda, — “Na ofned brodyr y deau ddyfod i’r 
gogledd, canys nid yw yn lo mor oeraidd ag y meddyliwch. 
Erodyr, atoch chwi y mae ein dymuniad, rhowch lielp eich 
Uaw i ni. Chwi grefftwyr, y mae yma ddigon o waith i chwi, 
deuwch yma i’n cynnorthwyo; y inae lluoedd oboblyn meirw 
yn Môn ac Arfon, heb braidd glywed gair o sôn am efeugyl yr 
iachawdwriaeth, o herwydd nad oes neb i bregethu iddynt; 
clywwn fod cannoedd o honoch chwi yn satliru ar sodlau eich 
gilydd braidd yn y deau yna, deuwch y ffordd ymai’n helpioni. 
Y mae yr Henuriad 0. Tliomas, wedi dechreu bloeddio am 
ffordd y cadw yn eu plith, ac yn cacl gwrandawiad da!” Gall- 
em ychwanegu Uawer am alwadau taerion brodyr ereiU am. 



430 


ÜDGORN Sl'ION. 


ìielp yn erbyn y cedyrn. Frodyr pwy a’u liettyb “ Wele fî 
anfon fi?” 

Olywir ani efieithiau daionus TraeModu o bob cẃr llc y 
gwneir hyny, a gwneler goreu po fwyaf, ac yntdrecher yn 
mhob dull cyfreithlon i ddwyn dynion i’r Eglwys, ac i rwystro 
iddynt gael eu twyllo allan gan unrhy w ddylanwad. 

Cymmanfa S:r Fynwy, — A gynnaliwyd Gorph. 16 a'r 17, yn 
Nhredegar. Gorlenwyd y Neuadd, a theimlai yr oll a gyfarchai 
y torfeydd, a nerth a hwylusdod rhyfeddol i lefaru, yn y 
ddwy iaitii. Cafwyd Uawer o addysgiadau buddiol gan yr 
Henuriaid E. EUsworth, yn ddiweddar o’r Dyffryn, a’r Henur- 
iad Galloway, Llywydd Cynnadledd Sir Ilenffordd, heblaw gan 
y Liywyddion Cymreig. 

Mawr lawenhai y gwrandawwyr yn y ddysgeidiaeth, a 
chafwyd pleidleisiad unfrydol i’r holl benderfyniadau a wnaed 
drwy’r Gymmanfa. Cafwyd V cynnrychioliad fel y canlyn: — 

Ile». 83, (>S! -7, Ath. 29, Diac. 18, Bed. 30, ysg. 22, bu farw 
î, ar wasgur 21, ymf. -1, cyfanswnt 547. 


CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

* Cynnai.i wyi) y Gymmanfa hon ar yr 2il o Orphenaf, 1S54, yn 
Neuadd y Cymreigyddion, Merthyr. 

Am 1 leg o’r gloch yn y horeu, galwyd y Gymntanfa i drefn 
gan y Llywydd Dan Jones. Canodd y côr, “ Y gynnadledd 
lion genhodlo,” &c. Gweddiodd y Llywydd Daniels, a chanodd 
y eôr. 

Y I.lywydd — Frodyr, y mae yn debyg y fod pawb ag sydd 
yma heddyw yn gwybod ntai Iìfengyl Iesu Grist yw yr hon a 
bregethir genym, ac mai teyrnas Dduw yw hon. Y wybodaeth 
hon sydd wedi dwyn pob un o’r Saint yma heddyw. Dwys 
ystyriaeth o’r ffaith hon a baro i bob gonest galon i sychedu am 
ychwaneg o hyny, gan ymorphwys ar Ysbryd Duw am dano o’r 
ffynmmell ddihysbydd o ba un y tardda pob daioni. 

Y peth cyntaf yr yntwneir ag ef y boreu hwn yw busnes 
yr Eglwys. Ilyderaf fod pob un yn deallfod y cyssylltiad sydd 
rhyngom yn gyfryw nas gallwn wneyd heb y r.aill y llall; ac 
o ganlyniad, nnie yr anghenrheidrwydd o'n bod rnewn undeb, a 
(Chollod pob un na thcimla ei liun mewn undeb, o horwydd 



TDOORN SEION. 


4ai 


iffaeleddau ei frawd. Cynnygiaf ger eich bron ynte, y Llywydd 
Brigham Young, er i chwi ddangos eich cymmeradwyaeth o 
hono. Nid o ran ymarferiad y gwneir hyn, ond o herwydd ein 
gwir deimlad o’r fraint anrhaethadwy o feddu y fath ddyr, 
mor gymmeradwy gan y nefoedd ag y w ef. O'r oclir arall, os 
oesrliai yn teimlo i’r gwrthwyneb am rai o weision Duw, dyl- 
ent amlygu betli sydd yn eu calonau. 

Hysbys i chwi yw marwolaeth ein hanwyl Frawd Willard 
Richards. Testun galar a cholled i’r eglwys yw, ar ol y fatli 
wron. Er fod rhai o honoeh heb ei weled, yr ydyeh yn ei garu. 
Y mae rhai o honom wedi cael y fraint o’i adnabod, a derbyn 
bendithion dwyfol trwy ei otferynoliaeth. Cefais i weled ei 
ddewrder yn Hgharehar Carthage, yn ceisio amddiífyn y 
■diniwed rhag y mobs gwaedwyllt. Ffyddlon fu yn y caretiar 
y noson olaf, tra y parhaodd un pelydr o olcuni, i ysgrifer.u 
amddiffyniad i’r gwirion ; a phan y gallasai ddianc rliag ofn 
colli ei einioes, nis gwnaeth. ond cymmysgodd un dyferyn o’i 
waed â gwaed merthyron duwiol. Sefyll yn ei ran a wnactii yn 
erbyn anghyfiawnder a thrais, a’i lais oedd yn ddychryn i 
ddrwgweithredwyr. Ei goifadwriaeth a berti tra y jterchir 
gwirionedd, ae y gwylia angylion dros y diniwed. Ríae ef wedi 
ehedeg o’r diwedd at y merthyron hyny. a cliannoedd ereill, i 
blith Eglwys y cyntaf-anedig, gan adael -ei goffadwriacth yn 
argratfedig ar galonau miloedd fel na ddileir mo hono byth. 

Gan ci fod ef wedi myned, y mae arall etto yn ei le, sef 
Jededialt M. Grant, yr hwn hefyd a safodd yn y gigyddfa 
arswydus hono yn Carlliage, yn uwch ei ysgwydd na nemawr 
un oedii yno. Gobeithiaf y bydd ei ddysgeidiaeth yntau yn 
felus i ni etto pan awn i Seion, fel y diliau incl ar ein gwefusau. 
Yna cymmeratlwy wvd yn unfrydol y Brif Lywyddiaeth a'r 
Deuddeg Apostcl, yngltyd a’r ltoll Gorwmau. 

Y Llywythl a sylwodd fod arwyddo yn groes yn beth dyeithr 
braidd i’rSaiiit. Goi'yr.ir weithiau, pa bcth yw y rheswm na bai 
holl lywyddion y byd yn un. Atebaf mai o herwydd nad ccs 
ganddynt Ysbryd Duw. Iìtiyfeddant, ofnant, ac arswydant 
wrth wcled urtdeb a chynnydd y Saint, y rhai a welant yn 
myned i lanw y byd, yn ol eu cynnydtl presennol; ae yn eu 
syndod, gofynaut, betb syld genym i uno dynion à’tt gilydd,? 
Atebaf, mai dysgeitliaeth bur, a llywodracth drefnusy ncfccdct, 



<32 


ÚDGOÄN SKION'. 


sef yr Olfeiriadaeth Santaidd ; pan ufyddhao dyn iddi efe á 
ufyddlia i I)duw, cariad yr hwn a’n cylyina oll yn un, os der- 
byniwn ef, obiegid, “ yr hwn sydd yn eich derbyn chwi, sydd 
y n fy nerbyn i,” meddai Iesu Grist wrth ei weision. Gwneyd 
iiyn yn awr ynte, a’n corona mewn goganiant etto, a gwnawn 
hyn am fod ein dedwyddwcli tragywyddol yn ymddibynu ar ei 
wneyd. Pwy gan hyny fydd mor ffol a pheidio? 

Ilysbysodd am ryddhad y Llywydd S. W. Eichards, o Lyw- 
yddiaetli yr Ynysoedd Prydeinig, — ei fod wedi ei foddloni yn 
ei weinyddiadau, a’i ysgrifeniadau trwy y Star. pan ystyrir ei 
ieuengtyd a’i anfanteision. Ymfudodd tua 6000, abedyddiwyd 
tua 7000 yn amser ei ly wyddiaeth; a dadguddiwyd egwyddor- 
ion mawrion, yn vr hyn y dangliosodd ei fawr ddoethineb i 
drafod y pwnc o amlwreigiaeth, & c. Mae ei frawd P. D. Eich- 
ards wedi dychwelyd o lygad y ffynnon, yn llawn doethineb, 
dysgeidiaeth, a nerth Seion, i gymmeryd ei le. 

Y Brawd Spencer hetyd, dymunwn adgoffa am dano ef. Y 
mae ef yn gweddio o’i holl galon dros y Saint Cymreig, ac y 
mae effeithiau amlwg yma lieddyw o’i weithredoedd a’i lafur 
ynyrychydig amser y bu yma. Daw ei ddymuniadau i ben, 
os cyd-weithiwn ni, ac nid ei ddymuniad ef yn unig, ond 
dymuniadau y nefoedd hefyd, ar i ni lwyddo. 

Yna arwyddwyd yn uufrydoi dros Lywyddiaeth yr Ynys- 
oedd Prydeinig. 

Y Llywydd, — Bob tro y codwn ein dwylaw yn adnewyddol, 
V mae bendith adnewyddol hefyd, os gwnawn yn ol ein har- 
ddangosiadau. 

Y Llywydd Jeremy — Anwyl frodyr a chwiorydd, — Y mae 
yn dda genyf weled yr undeb a’r eariad sydd yn ein plith. 
Diammheu genyf inai ewyllysgar a fyddwch i ddangos eich 
boddlonrwydd o. a’ch hymddiried yn y Llywydd Dan Jones. 
Ei ddysgeidiaeth heddyw, er yn fyr, a acliosodd i’r dagrau 
i redeg o’m llygaid, ac Ysbryd Duw i dreiddio trwy fy ngwyth- 
ienau, wrth ei glywed yn adgoffa y goìygfeydd a welodd. 

Cymmeradwywyd y brawd Dan Jones yn Llywydd ar yr 
Eglwys yn Ngtiymru, ac ar y Gynnadledd hon hefyd. 

Y Lly wydd, — Nid peth byctian yr ystyriaf yr ymddiried hwn 
ynof gan gymmaint â hyn o bobl ; arddengys gariad a serch, 
y r hyn a’m gosoda o dan rwymedigaeth i beidio eu siomi ya 


UBGORN SEION. 


433 


■e.U dysgwyliacî hyd a allaf. Dymuniad fy nghalon yw eich 
üesoli, a dysgu ewyllys Duw i chwi, a chyliyd ag y gwnaf hyu, 
gofynaf eich ufydd-dod gwirfoddol i mi, a’ch ymddiried i’r un 
graddau ynof. Yr wy f fi y n teimlo, ac yn gicybod fod fy lly wydd- 
ion yn dysgu ewyllys Duw i mi, a da genyf -weled fod y Saint 
yn arddangos yrun gTediniaeth ynof finnau. Nid yw hyn yn 
chwyddo dim arnaf, ond yn fy narostwng i weled fy ngwael- 
edd ger bron Duw, yr hwn sydd yn rlioddi dylanwad i ddyn 
trwy ei Ysbryd Glàn, yn ol ei ostyngeiddrwydd. 

Yna cymmeradw-ywyd y brodyr Jeremy a Daniels yn gyng- 
horwyr i’r brif Lywyddiaeth. 

Hysbyswyd fod John Jones, yr hwn afu yn henuriad teithiol, 
wedi cael ei ryddhauo’r swydd hono, gan nad ystyriai ei hunan 
y gailai ymwneyd a’i fasgnach a theithio. 

Yr Henuriad Iìobert Parry liefyd a ganiatawyd i fyncd i 
Ogledd Cymry i bregethu yr efengyl, yn ol ei ddymuniad ei 
hun. Iì'nyddhawyd ef o’r Gynnadledd hon trwy gydsyniad 
unfrydol. 

Cymmeradwywyd yr Ilennriad Dafydd Williams yn Henur- 
iad teithioi, llafur yr hwn sydd eisoes wedi ei goroni á llwydd- 
iant yn y Gynnadledd lion, ac hefyd yr Ysgrifenydd a'r Prif 
Ddosparthwr William Sims. 

Dymunai y Llyw-ydd glywed teimlad a phenderfyniad llyw- 
yddion y Cangenau, a pha gyfarwyddiadau sydd yn eisieu 
amynt, fel yr elont oddiyma yn galonog, ac yn llawn nertli i 
gyflawni ewyllys Duw, i’r hyn ni chaniatâ amser y boreu hwn. 

Y Cynnrychioìiad sydd fel y canlyn: — 2 o Archoffeiriad, 2fiG 
o Henuriaid, 94 o Offeiriaid, 103 o Athrawon, <i5 o Ddiaeoniaid, 
09 wedi eu tori allan, 12 wedi marw, 4 wedi ymfudo, 112 wedi 
eu bedyddio, 85 wedi eu gollwng trwy lythyr, 57 wedi eu der- 
byn trwy lythyr, 66 ar wasgar, a’r cyfanswm yw 1887. 

Canodd y côr, a therfynwyd trwy weddi gan y Llywydd 
Thomas Jeremy. 

( l'w larhau .) 


CYMMANFA SIR FRYCIIEINIOG. 

'Cynnaliwtd Cymmanfa chwarterol y Gynnadledd hon yn 
Neuadd y Clarence, Wainhelygen, ar y 9fed o'r mis hwu. Cyn- 



CDGOItN Sl-.ION. 


#34 

nryo'iiolwyd 7 o gangenau, a gynmcysent 2S o Iienuriaid, 10 o* 
oífeiriaitl, 7 o athrawon, 7 o ddiaconiaid, 5 o Saiut ar wasgar, 7 
wedi eu bedyddio, y eyfanswm yn 15 1 C.ifwyd y Neuadd yn 
orlawn o S.tint a gwrandawwyr. Vr oedd y cyfarfodydd yn 
fywiog, a'r genadwri yn rymus. Vn mhlith ereüi o frodyr 
cawsoni y fraint o glywed eiu parchus Lywydd Jones a’i Gyng- 
horwyr yn annerehy cyfarfodydd, nes y meddyliem fod seiliau 
íeyrnas y tywylhrcli yn cryuu. Teyrnasai undeb a charind 
dros yr lioll Saint, ac argoelion da am lwyddiant mawr ar 
aclios y Gwarcdwr, yr hyn yw taer ddymuniad yr oll o honom. 

Tmo.mas Mougan. Lli'tcydd. 

Tuomas Gki F rinis, Ysgrifenydd. 


Y MORMON'IAID YN' SAN BERN ARTîINO. 

Allan o'r “ Paily \!ra Calit:>rina ” 

Ts mhlith yr amrywiol oljgfeydd neillduol yn Cidifomia, un 
sydd yn deilwng o sylw noillduol ydyw sefydiiad y Mormon- 
iaid yn San Eernardino, Saint y Dyddiau Diweddaf, pa rai 
sydd yn credu mai Joe Smith (ac nid loan) gafodd y genadwri 
o'r nefoedd i argyhoeddi y byd, ac i bregethu yr unig wir atii- 
rawiaeth, cyfatebol i’r amser presennoi, pa rai sydd yn canlyir 
ei efengyl. megys eu colofn o dâu y nos, a’u cwmwl y dydd, 
trwy ddiífaethwch bywyd. 

Gwnaetli erlidigaeth y Mormoníaid yn Öiiio, Missouri, ac 
Illinois hwynt yn> grwydriaid. Yn fiaenorol i 1845 anfonasant- 
genadon i chwilio am Ganaan, yn gymmaint a’i fod yn eglur 
na chawsent aros yn heddychol yn nyffryn Mississippi. Caf- 
wyd hanes da iawn gan y cenadon a ddaeth i Galifornia. Yn 
1847, daeth byddin o’r Mormoniaid gyda’r Milwriad Cook i làn 
y Môr Tawel, a llawer o lionynt a arosasant yno. Mormon a 
gafodd o hyd i’r aur gyntafyn Melin Sutter; ac agosrwydd eu 
sefydliad yn Utah a’u galluogodd liwynt i fod y rliai blaenaf i 
fedi o'r cynheuaf euraidd. Dychwelodd y teuluoedd i Ddyffryn 
y Llyn Halen, pa rai a ddaeth a hanes ani y tir toreitliiog, a’r 
heulog fro o’r Dyffryn ar lán California. I’enderfynnsant yn 
1851 i wneuthr sefydiiad ger San Diego, trwy ba un j’ mae y 
ffordd fyraf a’r goreu tua’r Môr Tawel. 

Gyda cliymineradwyaeth Brigham Young, awdurdodwyd 


CDGOliN SCICN*. 


435* 

Amasa Lyman, un o'r Deucldeg, a’r Henufiad C. C. Rieli, í 
ddewis cartretìe newydd i bump caut o Ymfuduyr; a phryn- 
asant Gangen San Bernardino ar tfordd San Diego a’r Llyn 
Halen, yngliyd a da a cheíîylau, &c., am 70,000 o ddolars. Tir- 
iodd yr Ymfudwyryn Hydref 1851. Amgaeiwyd douo o erwau 
o dir, adeiladwyd caer o amddiffynfa rliag yr Indiaid, liauwyd 
eu ỳd, ac adeiladwyd tai. Nid oedd y gacad-le fawr yn eiddo 
cyffredinol, ond yr oedd gan bob person ei ran i’w hau a’i fedi, 
Yn ystod y fiwyddyn gyntaf, yr oedd yno rai anhawsderau, — 
amrafael yn mhlith y gynnulleidfa, yn ogystal ag angau a 
p’iirofedigaetliau, ond llwyddodd y sefydliad. megys y mae pob 
sefydiiad Mormonaidd wedi gwneyd. Gwnaethpwyd hcolydd, 
adeiiadwyd tai, melinau ŷd a lliSo; daeth ymfuduyr newydd 
vno; ac yn 18ô2, cyn bod y drefedigaeth yn flwydd oed, yr 
oeddynt yn anfon biawd i farchnadfa San Francisco, ac yn 
prynu yn hehieth o’r nwyfau yno. 

Y mac y boblogaetli bresennol yn dros fìl o rifedi, ae argoel- 
ion cynnyddu. Nid oes yn un o’r Taleithiau sefydliad mwy 
diwyd a chynnyddfawr, neu un mewn cyfartalweh i’w rliifedi 
yn gweithio mor effeithiol. 

Y maent yn addaw y bydd San Bernardinoyn ddinas mwyaf 
liardd yn Nghalifornia, aci farnu wrth eu dechreuad, a’r liyu y 
maent wedi ei w*neyd mewn Ueoedd ereill, hwy gadwant at eu 
haddewid. 

Yn eisteddiad y Senedd ddiweddaf, sefydlwyd San Bernardino 
yn Swydd ymwahanol, ac felly y mae gan y Mormoniaid lyw- 
ixiraeth fechan o eiddo eu imnain. Etholwyd Jefferson i fod 
en cynnrychiolar yn yr eisteddiad nesaf. Eu liysbrydol ar- 
weinydd yw eu Hesgob, Crosby, ond Eicli fedd fwy o ddylanwad. 

Lle bardd yw eu Dyffryn, gyda mawr fanteision naturiol. 
Y r mae yn 30 milltir o hyd wrth y dwyrain a’r gorllewin, a 15 
milltir o lcd wríh y gogledd a’r dehen. Tua’r dwyrain y mae 
mynydd San Bernardino, codiad pa un sydd yn agos i’r awyr- 
bartli o eira tragywyddol; ac o waelod y bryniau hyn y tardda 
Uiaws o ffrydiau haelionus. Y mae y Dyffryn yn cael ei 
ddvfr)iau gan afon Santa Anna, hehlaw Uiaws o ffrydiau ereill. 
Tua G0 uiillrir i’r deheu-orHewin > mae’r làn. Los angelos ýn 
(iü milltir, San Tedro yr. 75 o íilltiroedd, a San' Dicgo yn 80 
milltir o’r lle hwn. 



ttDGons SElOý. 


«6 

Y maent yn bwriadu i San Diego fod yn brif fasnach-le i’f 
sefydliad. Y pellder sydd tua wytli can milltir i’r deau 
orllewin o Ddinas y Llyn Halen. Y mae y ffordd o Ddyffryn 
Bear River i’r MôrTawel yn llawer gwell nag un arall. Digon- 
edd o ddwfr a phorfa y rhan fwyaf o'r ffordd; a choed da 
mewn rhai lleoedd. 

Y mae’r Saint eisoes wedi deffroi i weled y pwysigrwydd o 
gael cledrffordd, ac y mae y wlad yn ffafriol iawn i liyny, ac 
os unwaith y dywed eu blaenoriaid ei fod i’w wneyd, mae yn 
sicr o gael ei wneyd, ac y mae yn bur debygol mai hwn fydd 
y rhan gyntaf a orphenir o’r gledrffordd i’r Môr Tawel. 

Y mae y Mormoniaid yn gymmydogion da, ac yn cae! eu 
hystyried mor foesol ac uniawn a’r mwyafrif o ddinasyddion 
California. Ychydig sydd yn cael ei ddweyd am eu hathraw- 
iaeth o aml- wreigiaeth, ac er mwyn heddwch, nid yw debygol y 
gwnant ddwyn i mewn yr arferiad hwnw i’r dalaeth. Mae yn 
lioff genym nad oes yr un ragfarn a chasineb yn erbyn y Mor- 
moniaid yma ag oedd yn Mississippi, ac y mae lle i obeithio y 
gwna barhau felly. Ni haedda eu hathrawiaeth nemawr barch; 
ond nid ydynt i’w gorchfygu trwy erlidigaeth a gwawd. 

Y mae yn deilwng o sylw, fod y rhai a ddarganfuasant yr aur 
gjmtaf, y ffermwr cyntaf, a’r dyn cyfoethocaf yn Nghalifornia, 
yn neu oeddent i gyd yn Formoniaid. 

Cyj: Wm. S:ms. 


Deiìeyniadaü am Lyfrau o Gorph. 13 iivd Gorpii. 18. — 
Sir F^mwy, £7 lOs. — Cangenai'. Duyr. Morganwg — Pendeu- 
îwyn, Is 6c; Twynyrodyn, 6s; Pontfaen, ls Oc ; Georgetown, 
dsdc; Troedyrhiw, 4s 6 ; Cwmbach, tìs. 

83!" Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. D. Jones, 14, Castìe Street, Merthyr-Tydfil. 


CYNNWYSIAD. 

Yr llnfed Epiftnl Cyffredinol ar Dde^ 

Efteitliìaii Tiliaco 

Golyaydriiaetli — Llwyddiant yr Brenÿyl— Cyinnianta Sir Fynwy 

Cymnianfa Ddwyieìoiol Morganwg I 

Cymminif.i Sir Fryclleiniog 

y' Mormoniaid yn San Beniardino 


i u n. 

. 421 
. 42Ä 
. 4'2Ü 
. 430 
. 433 
. 434 


MERTHYR-TYDnL : 

ARC liitl WYD A CHYHOEUDWYD CAN D. JIINES, 14, CtSTIE STH IST. 


UDGORN SEION, 

NBl' 

ü’nen \> 


Rhif. 28.] GORPÍIENAF 29, 1854. [Cyf. VII. 


CYMMANFA DDWYRËINIOL MORGANWG. 

[Pai had o dnd 433.] 

SYLWADAU Y LLYWYDD JONE9. 

Banner awr wedi dau . — Y Llywydd a lawenlmai witli weled 
cynnifer wedi dyfod ynghyd. Gobeithiaf na siomir neb (medd- 
ai), ond y mwynlieir Ysbryd Duw y prydnawn hwn etto, fel yn 
y boreu. Yr Arglwydd a’n harweinio i siarad o dan ddylan- 
lanwad Ei Ysbryd Glàn er gogoniant i’w enw. 

Y mae cj’mmaint o bethau i’w dweyd, a chymmaint o awydd 
i chwithau i glywed yr oll, fel y mae yn gryn anhawsdra i 
ddewis y pethau goreu, a mwyaf anghenrheidiol i’w dweyd. 

Dyben y dyn gonest wrth ymgrefydda yw cael gafael mewn 
nefoedd, a’i brif amcan yw mwynhau holl wrthrychau ei serch. 
Canol-bwynt sugndyniad holl grefyddau ein gwlad. yw r y nef- 
oedd. Mae gan y Saint amcan i fwynhau llawer nefoedd, ac 
ni chredant, fel rhai, mai un nefoedd yn unig sydd i’w chael, a 
houo yn un ysbrydol, heb un mwynhad o bethau sylweddol 
ynddi, ond i fath o nefoedd tu draw i'r môr yna y mae sugn- 
dynfa y Saint yn gyntaf. Mawr fel yr lioffa rhai glywed ani 
Seion, Ue y preswyliant mewn heddwcli, wrth ben eu digon 
Llawero ddysgwyliad sydd mewn Cymmanfa fel hon, i glywed 
am y mwyniant sydd yno, a’r ddysgeidiaeth werthfawr a geir 
yno, er eu cymhwyso i oddef presennoldeb Iesu Grist pan 
,ddaw yn ei ogoniant, a pha fodd y deuant allan yn yr adgyfi 
28 [fjus 1 ÿ. 



433 ' 


UDÖOF.N 6EIOR. 


odiaii cyntaf, i etifeildu gorseddau, Uywodraetliau, a choronair 
anniflanedig yn Nheyrna9 Dduw, &e. Mae hyna yn dda i’r 
rhai sydd yno i feddwl am dano, ond y peth cyntaf i ni ystyr- 
ied y w ein dyledswyddau yma, ac wrth wneyd liyny yr egyr y 
flfordd i ni fyned yno. Os na ystyriwn hyn yn gyntaf, tebyg 
fyddwn i’r sectariaid a soniant am fwyniant rhyw nefoedd fry, 
tu hwnt i ororau’r eangder,” ond ni ddangosant hyd y nod y 
cam cyntafo’r (fordd tuag yno! Sôn am y ffordd i allu dechreu 
myned ynosyd’d beth difater ac anystyriol ganddynt hwy. Y 
Saint a soniant am Seion, ae am fyw yno, ac liiraethant am fod 
yno, yr hyn a arddengys i mi mai Ysbryd Duw yn unig a’u 
cynhyrfodd i’r fath dcimla dau da, ac a gododd eu meddyliau 
uwchlaw govme9 a thrais, i’r breswylfa wynfydedig yn Seion, 
yn mhiith y Saint, i gttel eu cynnysgaeddiadau, a’u dysgu yn 
ngbyiraith y teulu nefolaidd; ond gwell yn bresennol yw peidio 
myned mor uchel â’n hysbrydoedd, lle nad all ein cyrff fyned 
yr un pryd, eitlir dyfod a’n hysbrydoedd i’r üe y mae eÌD cyrff, 
a’n calonau lle mae ein gwaith, sef yn y wlad ile yr ydym 
yn byw. Y ífordd oreu i ymgrefydda yw gwtteyd y petli cyn- 
taf ar ein pwys, ag sydd yn wir anghenrheidiol i’w wneyd, ac 
aallwn wneyd, yr hyn à’n galluoga i wneyd peth sydd fwy, fel 
y byddwn radd yu agosaclt i’r netoedd nag o’r blaen. O dan yr 
ystyriaeth hon yr wyf yn bwriatiu rhoddi dau destun i’m 
brodyr yraa i sylwi amynt yn r Gymmanfa hon, sef, BiìtA 
ydi/m, a pheth a ddyìem fod — Byr yw yr amser yn tiresennol 
i ddw'eyd beth ydym, na piieth a ddylem fotì ycliwaitli. 

Bet’n ydym ni? Profwyd ini mai Sa-int y Goruchaf Dduw 
ydym, ac aelodau o eglwys Iesu Grist, y rhai sydd yn dysgwyl 
am fwynhàd o’i ogouiant, trwy fwynltâd o ernes o’r etifeddiaeth 
a dderbyniasom, ac er ein galar, rhai ydym yn byw tn yma i’r 
môr, yn Nghymru, ie, ac i ddyfod yn nes i dref. yn Nghynnad- 
íedd Ddwyreiniol M-organwg; wrth y cyfryw y siaradaf yn 
bresennol, ao os derbynia rhywun arall lesitâd, ac addysg, 
croesaw iddynt. 

Y mae dyledswyddau yn orpbwysedig at- Saint Cynnad- 
ledd Ddwyreiniol Morganwg, ac y mae Duw yn ett gofyn oddi 
ar eu llaw, o ganlyniad, bydd yn bechod yn erbyn Duw iddymt 
beidio eu gwueyd. Dyna resymeg deg, ac os ymresyma neb eu 
hunain alian o honi, gwnant fwy nag a ailat’ fi wneyd. Oa 



oiigobs sr:ro>\ 


4S9 


profiint foil rhyw betliau gwell idilynt wneyd n;i’r hyn eu 
dysgir, car« n iddynt beidio cu cuddio, eitlir eu liamlygu i 
ninnau. Nid oes yr uu gorchymyn yn cael ei roddi i un lìywydd, 
swyddog, teulu, n,> p’iersou ofer.n y Gynnadledd hon, uad yw 
holl weisiori Duw oddiyma i Seion, a Duw ei hun yn eucyd- 
orchymyn hefyd. Ar y sail hou y safaf fel ar gastcll amddi- 
ffynfa, i gael genych wneyd yr hyn y mae Duw yn ei ofvn. 
Beth ywy canlyniad o beidio gwneyd yr hyn y mae Duw yn ei 
ofyn? Os ewyllys Duw yw ei gyfraith, ac os yw anghyfraith 
yn bechod, a bod neb yma heb wneyd pob rhan, tnewn pob am 
gylchiad a ofynwyd ganddo, y mm. yr anufydd-dod hwnw yn 
bechod arno. Daethym a chlorian yma heddyw, i bob un gael 
pwyso ei hun, — dryc'; sydd genym i bob un edrych ei wedd, — 
edrych i groniclau y nefoedd, a gweled mewn llytliyrenau eur- 
aidd, beth yw ei gymmeriad. Mae pob gweithred o’n heiddo 
yn argraffu ein hanes, fel nas gall amser na dim arall eu dileu 
yn dragywydd. Edryched pob un yn ol ar ei weithredoedd, a 
gweled pa fath ydynt. 

Yr wyf fi yn foddlon gwneyd pob petb ag a aìlaf, meddai 
ambell un; nid yw Duw yn gofyn rliagor genyt, ynte. Os oes 
yma rywun nad all ddweyd hyny, a dweyd y gwir, deued i allu 
dweyd hyny. Llawer o sôn sydd am ymgrefydda ; nid yw 
djffod i Gymmanfa, a ehael cyfarfodydd da. a myned i Seion, 
ond rhan o liyny, ac y mae yn gryn orchwyl i'n cael mor 
ddaearol â hyna. Ein eliedfan, yn ol dychymmygion crefydd 
ein hieuengtyd, sydd fry yn ucliel tu hwnt i’r cymylau, ac o’r 
golwg; ond yn awr y mae ynwyf wresawgrwydd at y blaned 
fach hon, lle y bwriadaf osod fy nghorff i lawr i gysgu, a lle y 
daw fy ysbryd i’w gacd drachefn, i fyw arni mewn dedwydd- 
wch,— a mwynlmd o bethau anghenrheidiol, ae o lioll wrthrych- 
au fy serch, mewn nefoedd dymhorol, (os tymhorol y galwch lii) 
yn ogystal ag ysbrydol, a liyny trwy ymwneyd â’r grefydd sydd 
yr un mor dymhorol ag y w ysbrydol. Swm crefyddau yr oes yw 
dysgu dynion i ymwadu â’r ddaear hon, eithr ymdrechaf fi gael 
eich meddyliau ehedegogi’r ddaear hon lle yr y’m, a lle mae ein 
gwaith, a’n dyledswyddau crefyddol. Petli dycithr iawn gun 
rai yw clywed fod rhoddi arian at y grefydd yn rhan o grefydd. 
Ystyriaf mai ci’efyddol a fyddaf wrth ofyn hyny genycli,— y 
byddaf yn ymwneyd a’m crefydd. Mae cnsgliadau ar y Gyn- 



440 


ÜDGORN SEICW. 


nadledd hon, sef y Drysorfa Ymfudol Barhaus, y Deml, ac at 
gynnal y gweision sydd yn llafurio ynddi. Ystyriaf fod pob 
un o'r casgliadau liyn inor anhebgorol anghenrheidiol ag yw 
unrhyw ran arall o’n crefydd, o herwydd fod Duw yn eu gofyn 
yr un modd. Os yw Duw yn gofyn liyn, peth crefyddol yw, 
neu ynte y mae Duw yn gofyn peth anghrefyddol ; ac oscredwn 
nad yw yn gofyn peth anghrefyddol, nid oes genym le i syflyd 
o’r ffordd heb weled ein dyledswydd o gyfranu arian at yr achos, 
a bod hyny yn grefyddol hefyd. Beth y w y rheswm fod dynion 
yn gwrthod gwneyd hyny? O herwydd fod rhy fach o grefydd 
ganddynt, yw hyna, fel rhywbeth arall. Pa fodd y derbyniasom 
yr Ysbryd Glân? Trwy gredu, edifarhau, a chymmeryd ein 
bedyddio er maddeuant pechodau, heb weled hyny yn ormod ; 
ac heb wneyd hyny buasem heb gymniaint o fendithion ag 
sydd genym yn bresennol. Gan mai trwy ufyddhau i’r rhan 
gyntaf o grefydd y derbyniasom y fenditli o dda n yr Y’sbryd 
Glàn, íelly trwy wneyd pob rhan arall o'n crefydd y sicrhawn huli 
fendithion Duw. Fel mae y dyn a ofna niweidio ei ddillad pe 
cafliti ei fedyddio, yn ei amddifadu ei hun o’r Ysbryd Glan, 
felly mae y dyn a ofna gyfranu o’i eiddo er cynnal ei grefydd 
yn amddifadu ei liun o fendithion gwir grefydd. Nid 
crefydd glytiog yw crefydd y Saint, ond un gyfan, ac ni achub- 
ir dyn wrth ymwneyd ag un rhan, a gadael y lla.ll heb ei 
gwneyd. 

Dosparth arall sydd yn foddlon rhoddi at y naill gasgliad, a 
dim at y llall, ac felly amddifadant eu hunain o’r bendithiou 
addawedig wrth wneyd hyny. 

Y mae genyf ffeithiau profedig, ac enwau rhai a wnaethant 
felly, o dan yr un ystyriaeth a’r dyn a ofnodd niweidio ei 
ddillad pe cymmerai ei fedyddio ; a hwy sydd dlota a llyma eu 
oefnau yn y diwedd. 

Os braint ydyw i wneyd un rlian o grefydd, braint ydyw 
gwneyd y cyfan. Os gadawn un ran o’n crefydd lieb ei gwneyd, 
pafodd y dysgwyliwm gy mmeradwyaeth Duw drwy gondemnio 
y rhan arall o honi. 

Mae y llyfrau sydd yma yn dangos eich bod wedi bod yn 
ffyddlon er ys amser yn ol, i gyfranu at y Gymdeithas Ymfud- 
ol, ond nid felly yn awr. Ystyriaf mai y peth mwyaf ei anghen 
a’i bwys yw dweyd liyn wrthych lieddyw, yji hytrach na sôrç 



CDGORN SEION. 


441 


am Seion a’i mwyniant, fel seetariaid am y nefoeild, — soniwn 
pa fodd y mae mynedyno Yr un modd hefyd gyda pliob casgl- 
iad arall. Dewis un casgliad a gwrthod y Uall, sydd debyg i 
ddewis un ordinhad, a gwrtliod y lla.ll. Y mae Duw wedi ben- 
dithio y rhai a roddasan t y ddegfed ran o'u heiddo, ac wedi gor- 
lenwi eu hysguboriau. hyd nes nad oedd riim lie ganddynt i gyn- 
nwys eu cnydau, ac y mae y rliai a beidiasant a chyfranu wedi 
myned yn dlotacb, a thlotach yr â pawb o'rfath, po leiaf a rodd- 
ant, llwydaeh yr â y wisg ; po dýna ei galon, týna i gyd ei logell 
hefyd; ond paham y siaradwn fel hyn, ai ein heiddo ein hunain 
yr ydym yn gyfranu? Onid Duw a’n pia ni â’n heiddo? Efe 
a roddodd fenthyg ei eiddo i ni er ein profi; arolygwyr ydym, 
ynte, ar eiddo arall, ac iddo Ef y rhaid i ni roddi cyfrif pa fodd 
y gwnaethom : ac os arolygwyr drwg ydym, lleiaf i gyd a.gawn 
i arolygu arno. 

Er ys blwyddyn a hanner yn ol, codwyd dwylaw yn y Gym- 
manfa hon i gynnorthwyo cenadon Duw i Benrhyn Gobaith 
Da, ar gyfandir Aífrica ; ond gofynaf, picy sydd wedi sefyll at 
eu haddewid? Ychydig bacli o gangenau o’r llawer 6j'dd yma. 
Os mai rhan o grefydd oedd cynnorthwyo y dynion hyn i fyned 
i bregethu yr efengyl, pa ryfcdd fod dynion a beidiasant wneyd 
hyny yn acliwyn nad ydynt yn teimlo cystal ag arferol. “ Yr 
oeddwn i yn meddwl mai ewyilys rydd oedd genyf,” meddai y 
cyfryw. Iö, yn siwr, ond beth y w ewyllys rydd, ai caniatâd i 
roi neu beidio ? Mae yu rhaid fod y dynion a ystyriant felly 
mewn tywyllwch. Ewyllys rydd fel yna a adawa i’r anffydd- 
lon gael coron o ogoniant ar orsedd wrth ochr y ffyddlon,— i’r 
diogwr gael myned i fewn i orpliwysfa yr Arglw'ydd, yn ogystal 
â’r hwn a oddefodd bwys a gwres y dydd, — un a’u hachuba i 
.gyd! Dechreuwr yr ew'yllys rydd yna oedd Lusiflfer yn y 
nefoedd. a’i bleidwyr a’i pleidia. “ Mi a’u hachubaf i gyd, an- 
fon fi, cânt eu hewyllys rydd,” ebe fe. Y rhai sydd a’r ewyllys 
rydd yna a orphenant eu gyrfa gyda Lusiffer, i gael mwyniant 
o’r un deyrnas. Ewyllys rydd y Saint, a’r angylion santaiddyn 
y nefoedd y w gwneyd ewyllys Duw ar ol ei gwyboi. “ Dy 
cwyllys di, 0 Dad, a wneler, ac nid fy ewyllys i.” Dyna yr 
ewyllys rydd a gynnygiwyd i Gynnadledd Ddwyreiniol Mor- 
ganwg, ac y mae rhai wedi ei derbyn, ac ereill yn gwneyd yn 
o\ ewyllys yr hen Lusiffer. Pan oedd Israel yn dyfod i fyny 



442 


ÜDGORS SEION. 


o’r Aiffr, yr oedd Moses ganddynt i ddadgnddio iddynt ewyllys 
Duw,— safon eu fîÿdd, a tlierfyn pob dadl. A iawn ddefnydd- 
iasant yr ewyllys rydd liono, drwy ufyddliau i ewyllys Duw? 
O naddo, aethant yn rhy fràs, a blinasant ar fwyd y boddlonodd 
angylion Duw yn y nefoedd i fyir arno, a gwaeddasant am gig 
yn ol eu hewyllys eu hunain, ac ni ehyfrifent Moses yn ddigon 
da iddynt yn hwy, nac yu werth gwrandaw arno; ac o’r diwedd 
gwnaethant lo o aur, yn ol eu hewyllys rydd eu hunain, ac a 
addolasant hwnw, yn hytrach nâ'r Duw a’u gwaredodd, ac a’u 
porthodd â bwyd angylion, o herwydd iddo roddi ewyllys rydd 
iddynt i wneyd fel y mynont. Fan welodd Duw cu cam-ddeí- 
nydd o ewyllys rydd, rhoddodd y gyfraith Foesenaidd iddynt, 
«ef dant am ddant, llygad am lygad, a llahyddio â cherrig, yn 
ffrewyll i'w ffrewyllu am ei cham-ddefnyddio, ae am iddynt 
sathru hwyd y nefoedd dan draed. “ Am ddiystyru fy ewyllys, 
a rhedeg yn mhell oddiwrihyf, mi a’u fflangellaf yn ol,” meddai 
y Tad trugarog yn y diwedd. Dywed l’aul mai o herwydd 
troseddiadau yr ychwanegwyd y gyfraith, sef am yuai-ddefnydd 
o ewyllys rydd. 

Y mae rhai aelodau gyda’r Saint, wedi myned yn rhy 
frâs, ac yn cam-ddefnyddio ewyllys rydd, yr hon a roddwyd 
iddynt gyda gwybodaeth o ewyllys Duw. Cofiweh am y gwas 
anfuddiol, yr hwn a wybu ewyllys yr Arglwydd ac nis gwna, o 
herwydd iddo gael rhyddid i wneyd neu heidio, a gurir â llawer 

0 wialenodau. Pa fodd y mae bod yn weision buddiol ynte? 
Gwneyd mwy nag a ofynir ganddynt, o’r hyn y gwyddant sydd 
eisieu ei wneyd; os na wnant hyn, trefn Duw yw eu fflangellu 
hyd nes eu gwnant ; megys dweyd fod hyn a hyn y pen arnoch 

1 dalu o’r ddyled arosol yn ol eich cyfartalwch, am sathru un o 
egwyddorion goreu y nefoedd, wedì ini hir geis o genych i’w 
pharohu, neuynte, amddifadu eich hunain o freintiau yr eglwys 
a gynnelir gan ereill. 

A (xís yma rai am barchu yr egwyddor hon? Os oes, yr wyf 
fi yn barod i godi fy nwylaw i fyny tua'r nef yn arwyddocâd 
o’n hod yn myned i gael trcial tcg arni etto. Mae yr amser 
wedi myned heihio i mi adael dynion i wr.eyd fel y mynont. 
Beth a wneir? Rlmid gwneyd rhy wbeth. Y mae rliai Cang- 
enau wedi talu, a phe byddai y papyr genyf, eyhoeddwn 
liwynt. Mi a wn fwy am anufydd dod rhai nag a feddyliwcb, 



ÜDGORN SEIOS. 


443 


ac ni wyiìdoch lai narl yw eich cymmeriad yn Seion vedi ei 
groniclo i’cli cwrdd mewn dydd a ddaw, Mae rhai a’i cyfrif- 
ant yn ormod i roi ls 6 ‘e, at y Deml. Nid wyf fi am gadw 
dynion a wyddant ewyllys yr Arglwydd, a gallu ganddynt i’w 
gwneyd, ae nis gwnant, yn yr Eglwys. Yr wyf atn i Lywydd- 
ion y Cangenau i edryeh o hyn allan pwy sy’n cyflawni eu 
dyledswyddau mewn cyfranu, a phob dyledswydd arall, dweyd 
yn dda am eu gilydd, a byw mewn undeb a chariad. O her- 
wydd fod rhai o’r petliau hyn yn cael eu hesgeuluso, y mae 
Glàn Ysbryd yr Arglwydd yn cüio ymaith. Mae ei ddewis gan 
bob Liywydd i osod y rlian hon o'r gyfraith Foesenaidd ar 
bawb na iawn ddefnyddiant rydd ewyllys Duw. Dywedai 
Moses wrth Israel gynt, “ J-ìhaid i chwi wneyd hyn os ydych 
am fod yn ddinasyddion yn Israel.” Dywedwch chwithau wrth 
y rhai ag ydynt ar yr enw o Saint, fod yn rhaid iddynt fod yn 
Saint, os ydynt am aros yn yr Eglwys hon. Gwn fod cannoedd 
-o ddynion ar hyd y mynyddau yma a amddiffynant ein cref- 
ydd, a rhwystrir hwy i fewn i deyrnas Ddnw, o herwydd y 
cam-ddefnyddia’r Saint eu crefydd. Gofynir gwaed y cyfryw 
ddynion ar eu penau, pob un ag a ddemnir o honynt. a iiyny, o 
herwydd anffyiidlondeb Saint i’w liachubi Pan ddaethom yma 
yr oedd yma tua hanner dwsin o Hennriaid Llywyddol yn cael 
eu cynnal yn gysurus, j r n y Gynnadledd hon, ac yr oeddynt 
fel boneddigion eu golwg, ac aehwynodd rhai fod gormod o 
faich arnynt, a thynais hwynt lawr i gyd. hyd at un lieblaw fy 
hunan, ac ysgrifenydd; po cynnilaf i gyd yr ymdrechem fyw. 
Heiaf i gyd oedd y casgliadan i’n cynnal o hyd. a hyny o her- 
wydd y cam-ddefnydd o’r egwyddor o ewyllys r\ dd. I’an aeth 
y brodyr Llywyddol ereili i ffwrdd, dywedais na wasgwn arnoch 
ond mor lleied ag a allwn, a Uywyddais y Gynnadledd hon fy 
hun, rliag eich gwasgu, na cliadw neb a allasem wneyd lieb- 
ddynt, i fy w ar y Gynnadledd hon ; ac er eywilydd i agos i 
ddwy fil o Saint, dywertaf fod esgeultisdod mawr wedi ac yn 
bod, i ddiwallu angbenrlieidtau y rhai a’ch gwasanaethant chwi 
n ffyddlon eu holi amser! A ydyw hyn yn gyfiawn? Heb i 
cliwi wneyd yn gyfiawn ni fendithia Duw ehwi. Ai gofyn mwy 
o arian genych yn afreidiol yr ydym? Nagediiim; eithr yn 
hytrach eich dysgu i iawn ddefnyddio yr egwyddor o ewyllys 
jydd. i fodyn weision buddioi, xic i ddhmc rhag i’r Arglwydd 



4 « 


TJDGORN SEION. 


osod y ffrewyll arnoch, a rhag i’ch llywyddion eich gorfodii 
wneyd, neu eich tori allan,— rhag i cliwi sathru o dan eieh traed 
egwyddor a’ch dyrchafa ara bob tragywyddoldeb, os ufydd- 
hewch iddi. Yr egwyddor hon a’n gorfododd ni i fyned i 
waered i ddyfroedd bedydd, ac a ddygodd i ni fadiieuant pech- 
odau, a dawn yr Ysbryd Glàn, a gobaitli am fwynhad tragyw- 
yddol o wynfyd a hedd ; a’r egwyddor hon, os iawn ddefnydd- 
iwch hi, a’ch dyrchafa i orseddau breiniol, ac yn etifeddion 
pob peth. 

Mae arnaf drueni dros. rai o Iywyddion y cangenau, y rhai a 
weithiant ddydd a nos braidd i gynnal eu teuluoedd, ac a ânt 
dros fryn a phant tra y parbao eu clyniau i’w cario, ar ol rhai 
er eu hadferyd, gan golli eu cysgu’r nos, a niweidio eu hiechyd,- 
wedi gorfod gweithio y dydd, i gael gan ddynion i wneyd gof- 
ynion Duw, yr hyn a ddyleat fod wedi ei wneyd o'u hewyllys 
rydd. 

“ Yr wyf fi wedi gwneyd fy ngoreu,” meddai Llywydd y 
gangen, i gael gan ddynion i gyfranu at y Deral, neu ryw- 
gasgliad arall. Cofied Llywyddion y Cangenau y gallant wneyd 
y naill beth neu’r llall o honynt. 

Wedi iddo ddarllen y list o’r casgliadau ara y chwarter a 
aeth heibio, yn cynnwys tua £6 íSs at ddyled y Gynnadledd, ac 
nad oedd Cangen. Merthyr wedf rhoi dim ond chwe’ cheiniog at 
hyny, dywedodd, — Frodyr Merthyr, — Ni chaiff y fath wawd ei 
wneyd o Offeiriadaeth Duw, ac o egwyddorion ei deyrnas. A 
oes neb o honoch a ddigia pe rhoddwn gyfraith Moses arnoch ?• 
Gwell yw genyf gael gwared o ddynion na wnant ewyllys Duw, 
a chael dynion o’r byd y n eu lle, y rhai a wnant hyny; etto, y 
raae yraa rai ffyddlon yn tristâu wrth weled diffyg o gydweith- 
rediad. Dywedaf wrthych wirionedd, raai o herwydd hyn y 
mae dynion yn colli Ysbryd Duw. yn oeri, a myned i dafarndai 
i wario eu harian, ac a syrthiant yn ol i gaddug o dywyllwch. 
Yr wyf am i ehwi o hyn allan i fynu gweled naill ai ewyllys 
rydd yn cael ei pharchu, ncu y gyfraith Foesenaidd yn ffre- 
wyllu ei hanraharchwyr. 

Yna edrychodd ar y ìist drachefn, a gwelodd fo l £11 wedi eu 
casglu at y Deml, a dywedodd,— Faint o awydd, debygwch, y 
mae Duw y nefoedd yn weled mewn dwy fil o bobl i adeiladu 
Teral iddo? A fendithia Efe y rhai a wyddant eu bod yn es~ 



CDGORN SEION. 44j 

geuluso ei orchymynion pendant? X ba le y mae ystyriaeth y 
cyfryw weiìi myned? 

Anfoddlona rhai gyfranu at y Gymdeithas Ymfudol, o her- 
wydd na rhànt hwy ddefnyddioyr arian fel mynont, ac ymfudo 
y sawl a fynont. 

Sefydlwyd y Gymdeithas hon gan y Llywydd Brigham 
Young, acy mae y bobl hyn am ddwyn ei swydd, wedi codi eu 
deheulaw tua’r nefoedd i’w gynnal i fyny fel Llywydd! Dang- 
osant mai golwg fach iawn sydd ganddynt arno, o lierwydd nad 
allant ymddiried jmhydig bethau tymhorol i’w drefniant ef ! 

Ilyderaf fod digon wedi ei ddweyd i osod awydd ynoch i 
wneyd yn iawn o liyn allan. ac os ydych am brofi eich Llywydd 
a ydyw yn dweyd y gwir ai peidio, gwnewch fel y mae yn 
dweyd, ac fe’ch bendithir ar eich canfed mewn pethau tymhor- 
ol, a dylifa benditliion Duw fel yr afon ;ir bob ymdrech o'ch 
eiddo, o herwydd Duw geirwir yw ein Duw ni. 

Mae rhai yn symmud o’r Gynnadledd hon heb dalu y rhan a 
ddylent at Ddyled y Gynnadledd, &c., ac yr wyf wedi gosod 
y gyfraitli Foesenaidd er cael hwn i fewn, gan fod fy Lly wydd- 
ion wedi ei gosod arnaf finnau. 

Gobeithiaf y cawn godi ein penau yn uwcb nâ’r dòn, a chael 
ein Cynnadledd i fyny o’r pwll hwn. 

WlLLiAM Lewis, Ysgrfenydd 
(l'w bar/iau.J 


UDGOBN SEION, 

S EU 

S-eicn p £-auu. 


DYDD SADWRN, GORPHENAF 29, 1854. 

Yr Ymfudiad Mae yr hysbysiad diweddar o fwriad y 

Brif Lywyddiaeth i gasglu y Saint Ewropaidd i’r Unol Dal- 
eitliiau, wedi cynbyrfu ancsmwytbder eyffredinol drwy yr Eg- 
lwys yn Nghymru; a thra yr ymlawenhawn gyda hwynt yn y 
dylanwad hiraetliog am Seion, ac yn y gobeithion ailnewyddol 
a geir drwy y trefniad o ymgasgl fanau yn y Talcithiau; etto. 


416 


TJDOORN SEION. 


mao y gofyniadau mynych am gynglior i fyned yn awr, á'r 
rhyddid a gymmer rliai i ymbarotoi i ymfudo, yn ein cymliell 
i ateb y cwestiwn hwn fel liyn, er arbed y drafferth o’i ateb 
tiob dydd braidd; sef, mai y cyfarwyddyd a gawsom ni yw, aros 
yn amyneddgar, hyd oni hysbysir ni gan ein Llywyddiaeth fod 
y brodyr wedi cyrhaedd yno o Seion, gwneyd y darpariadau 
bwriadol, eytuno am V cludiad yr holl ffordd, ac anfon eu bod 
hwy yn barod. Dyma gynglior yr Ejdwys, ac ni ddysgwylir i 
ni ddweyd yn amgen; ac felly, ni allwn ystyried y neb a elo 
cyn liyny, yn amgen nac anufyddhawr i gyngiior; er hyny, 
dichon amgylchiadau rhai eu cyfiawnhau am wneyd eith- 
riad, — hwy sydd i farnu hyny yn ol eu hamgylcbiadau, a 
rhyngddynt hwy a’u l)uw bydd y canlyniad o hyny; eitlir 
hyn, meddwn, ofer-waith yw i neb ofyn i ni am gynghor i 
fyned. cyn y eawn y cynghor hwnw; ac ni oedwn ei wneyd yn 
hysbys, wedi cael yr amser i gychwyn. 

Nid atnser i segura yw y tymhor arosol hwnw chwaith, eithr 
dylai agoshàd y cyfnod ymadawol â’u gwlad, eu perthynasau, 
a'u cenedl, d.ietî'ro y rliai a íagwaiant y perygl o aros yn bwy 
yn Bahilon, i ddiwydrwydd dyladwy i rybuddio ereill o’u 
<leu tu. — o dìíynesiad dydd mawr ac ofnadwy yr Arglwydd, — 
dydd cwymp Babel fawr, a’iholl au-grefyddau, a’i chymmysg- 
eiìti annuwiol o bob t.rythyllwch. Dwys ystyriaeth o’u cyfrif- 
oldeb yngwyncb y ffaith y rhaid iddynt ctto, ryw ddydd, sefyll 
wyneli yngwyneb eu gilydd, a'ra cymhello i roddi tystiolaeth 
-eglur a deailadwy i’r rliai a adawant, am y tro diweddaf, efallai, 
yn y fuchedd lion, drwy eu buclieddau cyfiawn, caruaidd, a 
duwiolfrydig, eu hannogaethau taerion, a pliob diwydrwydd i’w 
hurgyhoeddi o’u perygl, ac o fenditliion y waredigaeth. Dydd 
■solir a ddylai fod dydd y rhybuddio, canys sicr yw mai sobr- 
wydd a lanwa bob mynwes ar ddydd y cyfrif. Dydd prysur 
yw dydd marclinad, a mwy cyfoetli na’r byd a’i olud a ennilla 
yr hwn a iawn ddefnyddia ddydd gras a thymmor iachawd- 
wriaeth. 

Doeth fyddai i’r ymfudwyr gufio hefyd cyn cychwyn, fod 
gwyntyllau eryfach, ac etto yn gryfach i’w cyfarfod f'el yr 
agosliânt at yr ysgubor; anghenrhaid yw chwythu ymaith yr 
As, cyn y bydd y gwenith yn làn. Ymbarotoer i gyfarfod 
.gwyntjllau yr y mgasgl fanau cyfeiriedig, ynte; o herwydd 


TJUGOEN SEION. 


447 


‘s'ioniir rliai os na chodant gorwyntoedd digon cryfion i chwyrn- 
-ellu rliai o’r ûs dros y môr yn ol, ac feallai y caffant eu ffordd i 
lygaid rhai i’w dolnrio, os nad eu dallu. Megys y mae ym- 
lyniad ambell wenithen wrtìi ei hûs, yn gofyn gryniusach 
nithiad i’w hysgaru, y mae ynilyniad rhai dynion wrth eu 
pechodau yn gofyn ymdrccii glewach iV cael o’u gafaelion; ae 
tel yr à amtiell wenithen gyda’r ûs yr aiff dynion gyda eu pech- 
odau, gan feio ar yr liwn a geisio eu hysgaru. Ymdreclied poh 
uri ymlanhâu ei hun, ae yna ni fydd perygl i’r wyntyll ei 
chwytliu gyda’r ùs. 

Acpwintiauau. — Mae yr Henuriad Robert Eyans wedi cael 
ei ryddliau o Lywyddiaeth Cynnadledd Orllewinol Morganwg, 
a’i osod yn Lywydd ar Gynnadledd Ddwyreìniol Morganwg, a’r 
Henuriad William Loh'ìs yn Ysgrifenydd, a dynmnir iddo 
ddechreu ar faes ei lafur yn ddioed. 

Gosodwyd yr Iienuriad Dewi Elfed Jones, o Lywyddiaeth 
Cynnadledd Llaneili, yn Lywydd ar Gynnadledd Orllewinol 
Morganwg, ac A. L. Jones yn Ysgrifenydd. 

Mae y Liywydd Daniels yn y 'Oogledd er ys enyd, ac yn 
■ysgrifenu newyddion cysurlawn am ansawdd yr Eglwysi yno, 
a Ilwyddiant yr efengyl. 


LLYTHYR Y LLYWYDD DEWI E. JONES. 

Llaneìli, Gorph. 19, 18ô4. 

Mygeuawg Lywycd Jones, — Hoff i mi yw aníon atoch o 
hryd i bryd ein lielynt a’n hamgjdcliiadan yn y Gynnadledd 
hon. Bu cyfarfod pregethu yn Porthyrhyd ychydig wytimosau 
yn ol. Traddodwyd deg o bregethau yno gan wytli o honom. 
Cawsom gymmwynasgarwch mawr iawn iawn, gan Mr. 
Thomas, prif Westy wr y lle ; rhoddodd i ni )e cyfleus dros ben 
i bregetliu, ac i ereill wrandaw. Talcd yr Arglwydd iddo ef 
a’i wraig garuaidd yn rhagor nâ dau ddyblyg, am eu daioni a’u 
eynnysgaeth i weision y Duw byw. 

Cynhyrfodd y sôn am y mawreddog Brophwyd Joseph 
Smith, raidynsoddau traddodiadawl iawn, fel y dangosusant i 
Ui eu cefnau ymadawedig, trwy ddodi o lionynt y droecl olaf yn 
mlaenaf mor sionc ag y gallent ; a chan fod un o lionynt dipyn 
yu fwy cnawdog nà’r Ileill, yr oedd ei gerddediad yn fwjr 



fcÖGORN SEION. 


44á 

clymsí, hwyrdrwm, a phwfflyd. Pan oedd y cyfarfod borenoi 
drosodd anfonodd am danaf y tu arall i’r heol, a rhoes i mi 
groesaw, heb yngan gair am yr hyn a fu, tra y darllenai arall, 
yn y Newyddiadur, hanes marwolaeth gwraig ein hybarch Bat- 
riarch John Smith. Daethant dracliefn i’r cyfarfod prydnawnol, 
pryd y cawsom bregetlm a gwrandawiad rhagorol, oddieithr un 
fenyw hanner gwrachaidd a aflonyddai ryw ychydig arnom. 
Ar ddiwedd y cyfarfud rhoddwyd i nii rai gofyniadnu, gan y 
dynsawd rhag soniedig, mewn perthynas i bregethu, sef“A 
oeddem yn galw yr hyn a siaradem yn bregethu yr efengyl?” 
Atebais ein bod. Gofynais iddo os oedd efe ei hun yn gwybod 
rliywbeth am bregethu, ac os oedd, iddo ddangos i mi, yngwydd 
y gynnulleidfa, y gw r ahaniaetli ag oedd, rliwng pregeth, araeth, 
a darlith, &c., a pha fodd i gyfansoddi pob un o honynt. Ar 
hyn aetli i gonrusion gwyllt. A gofynodd i mi, os mai rhyw 
arwr ( hero ) bach oeddwn, yn penderfynu treclm pawb, a 
gwneyd ffyliaid o ddynion, & c. Dywedais wrthomai hero bach 
dros y gwirionedd oeddwn, ac y cawsai efe wybod hyny hefyd; 
ac mai fy mhrií' ddyben oedd dwyn dynion o dywyllwch tra- 
ddodiadol i oleuni a gwybodaeth syml o efengyl Crist, Y dyn 
liwm oedd yn dal swydd o dan un o foneddigion penaf yr ardal 
hono, a chanddo, fel y tybir, gryn dipyn o ddylanwad ar ryw 
fath o ddynion. Ac 0 herwydd fod ei leferydd yn ei gyhuddo, 
deallais fod traddodiadau yn gyd-bletliiedig à’i gyffansoddiad 
palffog, a braidd yn cylehredeg gyda’i waed i ranau pellenig ei 
gorff. Trodd ymaith gyda ciiywilydd, ac ugeiniau yn llygad- 
rytlm arno gyda ffîeidd dra, am ei anfoesgarwch mewn Ile mor 
gyhoedd, a gwaeddodd un dyn allan o’r dorf, “ dacw ef yn ffoi, 
— dyna gowaici, dewch yn ol a sefwch eich tir wr,” &c Ymaith 
yr aeth gan fwmial, a rhoddais iddo good by, ac nis gwelais ef 
mwyaeh. Hyderaf, er hyny, y daw yn fuan i edifeirwch, ac i 
gydnabod y gwirionedd. Effeithiodd hyn yn fawr ar y bobl oll, 
a pharodd ymgasgliad lliosocach o lawer yn yr hwyr. Pregeth- 
wyd gyda dylanwad nerthol, a chafwyd gwrandawiad rhagorol 
iawn. Cyd-ganai amryw yn soniarus gyda ni ar ddiwedd y 
cwrdd. Wrth fyned i’r tŷ, cyfarchid fi gyda llonder gan am- 
ryw o’r gwrandawwyr, gan ddywedyd, “ Wel i/one, yr ydych yn 
fyw byth, ac wedi peri i’r cawr ffoi.” Llawer ydynt yn credu 
yn y Ile hwn. 


DDGORN SEION. 


149 


Yr liwyr canlynol, pregethcdd dau o honom yn ymyl y lle, a 
bedyddiwyd uu. Wrth weled hyn, aeth yn dwrw mawr trwy 
yr holl le. Ymunodd y gwahanol sectau ‘ cristionogol’ yn erbyn 
Saint y Goruchaf. Cynneliasant bwyllgorau,— bygythiasant 
yr hwn a roddodd le i ni bregethu,— cynllunasant y llwybr 
goreuyn eu bryd liwy i ladd ein dylanwad, ac i attal ein hym- 
gyrch. Galwasant ynghyd fiinteioedd yr ysgolion Sabothol, 
gan eu ffurfio yn gatrodau. Y Cadfridogion Kevrendaidd a’u 
llywiasant i faes y frwydr. A’r Sul canlynol, clywid sẃn mag- 
nelau catechismau yn saethu bwledi traddodiadau yn erbyn y 
Saint, ahyny gyda y fath rymusder â phe gwelech gannoedd o 
fàn blantos y trefydd yn saethu, neu chwythu bwmbw’l neu 
ffroth o ben pibell, i attal hynt y corwynt. A merch Seion ar 
y bryn uwch ben, yn crechwenu ha, ha, ha! 

Yr wythnos ganlynol, sefydlasom Gangen newydd yn ymyl y 
lle, yn cynnwys chwech o Saint, a bedyddiwyd un gwrol yno 
wedi hyny, yr hyn a wna y nifer yn saitli, ac argoel cryf am 
fedyddio amrai yno yn ychwanegol. Yr ydym yn enw yr Ar- 
glwydd wedi gwersyllu ar gyfer y lle, ac y mae amddiffynfeydcl 
y tair teyrnas sectarawl ar fyned yn cliwilfriw mân. Mae y 
lle dan bombardment parhaus genym. Ein tân-belenau a ym- 
dorant yn orwyilt am draws eu gwersylloedd, nes y maent yn 
aflonydd amrosgo, a'u Cadfridogion mal pe byddent wedi eu 
syfrdanu mewn terfysg dihafal ac aruthrol. Credwyf am y lls 
hwn y gelhr dywedyd am dano fel hyn: — 

Codir gwedd baniar heddwch, 

I’r awelon ffloywon fflwch; 

Ein Iôr gorchfygu a wnaeth, — 

A gwelir buddugoliaeth. 

Sul, yr 1 beg o’r mis liwn, cynnaliasom Gymmanfa bregethu 
yn y Chwech Heol. Pregethodd naw o’r brodyro dan ddylan- 
wad Ysbryd y Gwirionedd, a chafwyd gwrandawiad rhagorol a 
channoedd yn wyddfodawl. Mae argoelion da iawn am fed- 
yddio yn y lle hwn hefyd. Yr hwyr caniynol bedyddiwyd 
un gan y brawd David Davies, fy nghydweithiwr ymdrechol, 
diwyd a ffyddlon. 

Corffolasom gangen newydd hefyd yn Trumsaran, a dy weu- 
ydd genyf eicli hysbysu fod bcdyddio yn myned yn mlaen yn y 
cylchocdd hyn. Er nad yw y l’hariseaid sectarawl yn parchi» 


450' 


CDGORN 8EIOS\ 


cvnghor Duw. y mao y cyfreithwyr yn gwneyd, bedyddíasorn' 
un cyfreithiwr yraa, sef', 'Williams, Ysw., Pinged, ac y mae ef 
wrthi à’i holl galon yn cyflawni cyfraith Crist. a gwneuthur 
ewyllys ei Dad yr hwn sydd yn y nefoedd. Bedyddiasom rai 
yr wythros ddiweddaf, a rhui yr wythnos hon. Y mae amrai 
etto yn barod arfîn y dwfr. 0, na welwn gannoedd yn rbagor 
yn dyfod i fewn i’r eglwys hon, yr hon y gwn ei bod yn Eglwys 
Iesu Grist. 

Bnom yn chwyuu ychydig yr amser a basiodd, a da iawn 
genyin liyny, o herwydd tyfa y lleill yn fwy praff, rhonc, blag.- 
nrog, a fl’rwythlon, gan fwynhau Ysbryd I)uw yn lielaethach. 
Llwyddiant ar brsgetluad efengyl y tangnefodd, yn mhob man 
trwy bedwar ban y byd. Yr ymgasgliad i Seion fyddo wrtli y 
miloedd ar filoedd a liawer rhagor. 

O doed, O doed y ddedwydd awr, 

Caf fod yn rhydd o Babel fawr; 

Ar Seion draw, a’i llwyddiant hi, 

Mae tynfa serch fy nghalon i. 

Gwrthrycliau goreu’r ddae’r i gyd, 

Ail dyddim ydynt yn fy mryd; 

Tra euro calon dan fy mron, 

Mi garaf lwyfldiant heddwch hon. 

Yn Seion eaf, byth i barhau, 

’Rhyn mae fy nghalon am fwynhau ; 

Mae meddwl am ogoniant hon, 

Yn tanio beunydd serch fy mron. 

Yr eiddoch yn serclius, 

Dewi Elfed. 


IACHAD O’R CRYD. 

St. Sior, Gorph. 9, 1854. 

Mr. Goi... — Gan fod gnllu Duw yn cael ei amlygu yn eiii' 
plith, ystyriwn yn ddyledus arnom ei wneuthur yn hysbys, er 
gogoniant i’w Enw, a chadernid ffydd ei bobl Ef. Yr oedd 
dwy o’r chwiorydd yn crynu o’r Cryd, sef Ann Parry, Park, 
a’i merch Leah, pa rai a berthynent i Gangen Abergele. Hw.y 
a alwasant atynt Henuriaid yr Eglwys, sef John Parry, Ed- 
ward Parrj', aRice 'Williams; a hwy a weinyddasant yr ordin- 
liad o eneinio ag olew, ac arddodiad dwylav/ arnyntyn enw yr 



CDGORN SEION. 


45f 


ArglwytH, a’r Cryd a'u gadawodfí, ac ni chrynasant mwyach. 
Mae amryw yma yn, ac allan o’r Eglwys yn dystion o’r uchoiì. 

Ydwyf eich brawil yn yr Eiengyl, 

Edward I j aiìrv. 

CYFADDEFt AI) THOMAS JOHN O’I GAM-GYHUDD- 
IADAU YN EEBYN CAPT. D. JONES. 

Abertawy, Gorph. 24, 1854. 

Barchus Svr, — Methaf a clrael esmwythder gan fy nghyd 
wyboi.I, heb gydnabod fy meiau wrthych, a chrefu am eich 
niaddeuant. Er cymmaint o ddaioni a welais ynoch ar hyd y 
ffordd i Galifornia ac yno, ac er na welais ynoch drosedd o gyf- 
raith Duwj etto, rhyw fodd, cafodd y gelyn y fath ddylanwad 
arnaf, fel ag i’m dwyn i’r fath dywyllwch, nes myned ailan c 
Eglwys Dduw, a dweyd pethau drwg am eich cymmeriad 
chwithau, ac er na fum euog o ddywedyd yr oll, na’r hanner, o’r 
hyn a dadogir arnaf, etto y mae yn edifar iawn genyf o her- 
wydd i mi ddywedyd un drwg yn eich erbyn, ac yr wyf yn 
taer erfyn eich maddeuant chwi, maddeuant y Saint, a madd- 
euant Duw, fel y gallwyf ddyfod yn ol i’w Eglwys Ef, lle yn 
unig y ceir bywyd tragywyddol. Attebiad buan, da chwi. 

Eich gostyngedig was, ei 

TllOMAS X JoHN. 
arwydd. 

TEIMLAD V I.LYWYDD JEREM V AT T. JOHN'. 

Anwyl Frawd Jones. — Gobeithiaf y maddeuwcii i Thomas- 
John yn ol ei ddymuniad, o herwydd yraddengys i mi yn wir 
edifeiriol am yr oll a wnaeth i’ch erbyn; gwerthfawr yw ei 
enaid yntau, ac byderaf y liyddwch mor barod i faddeu iddo 
ef ag y profasoch eicli hun yn barod i faddeu i lawer a 
draethasant anwireddau arnoch, ac y caiff yntau faddeuant y 
nefoedd, yw dymuniad eich brawd, 

Tiiomas Jere.my. 


ATEBIAD I’E UCHOD. 

Dywedir fod llawcnydd yn ruhlith angylion Duw am bub pech- 
adur a edifarhao, a theimlwn ninnau lawenydd wrth iiysbysu y 


452 


BÖGORN SHluN. 


gallwn faddeu i îliomas Jolin yngwyneb ei edifeirwch, hyd y 
nod )>e hyddai ei beeliodau fel }’sgarlad ; eithr yn gj’mmaint ag 
na allodd efe bechu mor fawr â hyny wrth dduo cymmeriad 
un mor fyciian á ni, hawdd yw maddeu iddo, a maddeued y 
rhai a rwystrwyd o herwydd credu cam-gyliuddiadau arnom ; 
iddynt hwy y gwnaeth y drwg mwyaf ; ni all efe, ni all arall 
ond ein hur.an ein niweidio ni, — i ofal un galluocach y rhodd- 
wyd ein cymmeriad i gadw, ac Efe a’i ceidw. Ceir gweled a 
fydd taenwyr yr ystoriau hyny mor barod â Thomas John i’w 
ga'.w yn oi, ynte ai gofidio a wnant, o herwydd iddynt gael eu 
gwrthbrofi mor eglura diymdrech i ni. Dysgwn oll ddwy wers 
oddiwrth hyn, sef i beidio rhoddi barn mor ehud ar arall, a 
dysgwn beidio eu coelio chwaith ; eitlir pan difenwiryn ddiachos, 
aroswn amser Duw i amdditfyn, Efe a bía dial. Yn dawel 
aroswn iddo Ef roddi bach yn ffroenau ein diaruebwyr ereill 
a’u harw’ain, er mor uchel eu ffroen, i Iyfu y llwch nes teilyngu 
maddeuant, fel yr asen w’yllt, — yn eu mis y ceir hwynt. Hir- 
amynedd Duw a’u harweinio i edifeirwch, er achubiaeth eu 
.heneidiau eu hunain, y w gweddi y 

Gol. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Y Rhyfel. — Nid yw y Uynges yn y Baltic wedi cymmeryd 
Cronstadt hyd yn hyn.eithr gorchfygwyd y Rwsiaid gan y 
Twrciaid mewn amryw o frwydrau yn ddiweddar. 

Dekbyniadau am Lyfeal’ o Gorph. 18 hyd Gorph. 27. — 
Sir Ddinbych, £\. — Cangenau Dwyr. Moigcmwg — Georgetown, 
4s 3c; Efynrion-Tydfil, 3s 6c ; Cwmbach, 9s fr^e. 

Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. D. Jones, 14, Castìe Street, Merthyr-Tydjìl. 


CYNNWYSIAD. 

Cymmanfa Ddwyreiniol MnrsaDwt; 

Golyaydfliaeth— Yi Ymfudiad— Appwyntiadau . 

Llyihyr y Llywydd Dcivi Llled Jonea 

lachàd o’r Cryd 

Cyfaddefiad Tbomas John o’i gam-gylmddiadau 

Atebiad i’r uchod 

Aunywiaethau, &c 


rii n. 

437 

445 

447 

450 

yu erbyn Cupt. Junes .. 451 

451 

442 


MEIITHYR-TY DFIL : 

( 4*CRAÍFWYD A CHYIlOEnDWYD CAN D. JcNBí», 14, CasTLH SilthBT,. 



UDGORN SEION. 

y E L' 


Rhip. 2í>.] AWST 12, 1854. [Ctf. VIL 


ARAETII Y LLYWYDD YOUNG YN Y GYMMANFA, 

A gynnaltu'yd ar y 6 /ed o Ebriìl, 1 854, yn v Tabernacl, yn 
Ninas y Llyn Halen Mawr. 

Yn flaenaf, frolyr acliwiorydd, carwn ddeall yn eglur beth yw 
eich teimladau, a gwyhod a ydyw poh person ag sydd yu pro- 
ffbsu ei liun yn Sant y Dyddiau Diweddaf, yn meddu sicrwydd 
y horeu heddyw, ei fod wedi ei heddychu â Duw, — fod ei hedd- 
wch megys afon ffrydiog dragywyddol, fel y byddo Ysbryd yr 
Arglwydd Iesu ynddo megys ffynnon o ddwfr bywiol. Os yw 
Ysbryd Duw ynoch fel lij-n, yn tarddu i íywyd tragywyddol, y 
mae yn adnabyddus i chwi. Hyn yw y rhan bwysicaf o 
orchwyl ein Cymmanfa. Pe bai ein eisteddiad yn parhau am 
flynyddoedd, nis gwn am un neges a chymmaint o bwys i’w 
gosod ger bron ein Cymmanfa. Pedair blynedd ar hugain i 
heddyw y sefydlwyd ein Heglwys. Meddyliwn fod miliwnau 
o bobl yn perthyn iddi, neu meddyliwn fod ychydig, a hwy wedi 
ymadael ag Ysbryd vr Efengyl Santaidd, wedi gwrthgilio yn 
eu serchiadau, ffydd, ac ysbryd dadguddiad, — wedi ymadaw á'r 
Arglwydd eu Duw, ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân, gweinidog- 
aeth angylion, — y doniau a’r benditliion wedi eu gadael, — wedi 
ymgynnull mewn rhith, yn cydsynied ag arfer sefydledig, yn 
ymarfer ag ordinhadau teyrnas Dduw, yn canlyn rheolau a 
threfniadaeth iawn tfurfiad Eglwys Iesu Grist o Saint y Dydd- 
ian Diweddaf, a dim rhagor nâ rhith faA ol ynddynt, nis gall- 
.ant dderbyn un gronyn oleshâd wrth gyfarfod fel hyn. Yna, 
28 [püis \y. 



454 


UDGORN SEION. 


yn gyntaf, gofynaf i’r brodyr ag sydd wedi bod yn y deyrnas- 
am ugain, un ar hugain, divy ar hugain, a tliair ar hugain o 
flynyddoedd (obiegid y mae yn bresennoi rai sydd wedi fcod yn 
yr Eglwys o’r deehreuad^, pa fodd y maent yn teimlo y boreu 
hwn? Betli yw cyflwr eich meddyliau? Pa fodd y mae eich 
ffydd? A ydych yn teimlo mor ddedwydd a plum ddarfu i 
chwi gofleidio yr Efengyl gyntaf ? A yw yabryd dadguddiad 
ynocli yn a^r megys y pryd hwnw? Beth a ddylwn dderbyn 
yn ateb, pe atebid yn iawn? Gallaf roddi fy meddwl i, — credaf 
fod llawer a all ddweyd yn wirioneddoi, fod Ysbryd yr Ar- 
glwydd wedi eymmeryd ei drigfa gyda hwynt, yn anneddu 
gyda hwynt yn barliaus o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, 
o fis i fis, ac o flwyddyn i flwyddyn. Is'id ydynt byth bebddo, 
o iierwydd ei fod ynddynt, ac o amgyleli iddynt yn wastadol, 
y maent yn llawn o hono o goryn eu pen hyd wadnau eu 
traed, ac y mae yn gydymaith parhaus iddynt. Gyda pliob 
dyn a menyw a fydrl yn ffyddlon i’w l)uw, i’w crefydd, wedi eu 
cyflawn brofl, y gwna yr Arglwydd yn ddiau ei drigfa,— gyda 
hwy y preswylia Efe, ac nis gadawir hwy iddynt eu hunain, 
nag i allu y gelyn ddim mwy. Dielion y cânt eu profi a’u 
temtio, ond bydd arfau eu hamddiflynfa bob amser yn barod, 
eu tariaa sydd wedi eu boglymu, yn wastadol wedi eu barfogi 
ag arfogaeth Crist, yn alluog i guro yn ol, i daflu ífwrdd, a 
dinystrio pob gallu o eiddo y gelyn a ymosodo arnyr.t. 

Dyma yr awgrym oyntaf o’n Cymmanfa. Gofynaf etto i'r 
brodyr a’r chwiorydd a ddaethant i’r Eglwys yn ddiweddar, ac 

0 fewn yehydig flynyddoedd wedi croesi y gwastadedd i’r lle 
hwn, pa fodd yr ydych yn teimlo, a ydyw Ysbryd yr Arglwydd 
yn awr yn gorphwys amoch? A ydyw gweledigaethau eich 
meddyliau yn agored i weled ac amgyflfred y petliau pertbynol 

1 fywyd ac iachawdwriaetli? A ydyeh chwi yn caru yr ys- 
grythyr, gair y bywyd, fel yr Arglwydd, a’i bobl, a’i gyfiawn- 
der, megys ag y gnaethoch y dydd pan y darfu i chwi gofleidio 
yr Efengyl hon gyntaf ? Os nad ydych wedi gwir brofi ynoch 
gynnyrch o ddaioni nefol, wedi cynnyddu yr ydych yn ysgol- 
heigion hurt. Pa sawl un a all ddweyd eu bod wedi gwir brofi 
cynnydd o’r Ysbryd yna, a dweyd, Yr wyf yn caru yr Ar- 
glwydd, yn caru ei boÄ, a’i achos yn well, well, bob dydd o’ni 
bywyd;. fy nealitwriaeth sydd yn cael ei yraeangu, o herwydd 



tmeoRs sision. 


455 


fy tnc«3 yn gweled ac yu deall llawer o betliau, pa rai nad 
oeddwn yn ddeall pan ddarfu i mi gofleidio yr Efengyl gyntaf. 
Gan mai ychydigyr oeddwn yn garu, yr wyf yn awr yu caru 
aciios y gwirionedd yn lielaetli; gan mai ychydig yr oeddwn 
yn wybod, yr wyf yn awr yn gwybod Uawer mwy, ac felly, 
mewn cyfcrbyniad i’m cynnydd mewn gwybodaeth, y mae ty 
nghariad a’m hymddiried yn fy mrodyr. A ellwch ddywedyd 
hyn rnewn gwirionedd? üs gellwch, y mae pob petli yn iawn. 

Etto, apeliaf at y rhai hyny ag sydd yn euog o droseddiad- 
uu (os oes rliai yma), ac yn dilyn liyny. A ddaetliocli chwi 
o’cii eartrefleoedd i'r Gymmanfa hon, cyn yn gyntaf edifarliau 
am eich pechodau, a chael maddeuant? Os felly, yr wyf am 
i chwi ymadael ar yr liamdden breseunol, a myned gartref etto, 
ac yno yr wyf am i chwi aros nes y bydd eich pecliodau wedi 
eu dileu; neu ceisiwch gan Henuriad i’ch bedyddio yn afon y 
Ddina6, a golchi ymaith eich peeliodau, fel na fyddwcli yn 
rliwystr i’r rliai 6ydd yn bur, fel y byddo calonau pawb yn y 
Gymtnanfa hon yn bur gerbron Duw, a chael ycbydig i'w gyf- 
ranu i’r holl gorff, fol y byddo pob calon yn cael ei goleuo trwy 
allu Duw, a derbyn Y6bryd Santaidd yr Arglwydd Iesu Griet, 
a chyuuyddu o’r ameer presenuol mewn pob cyflawnder, ac nid 
myned a dyíod fel drwä ar ei fachau, heb un cyfnewidiad er 
gwell. Pan fyddo y bobl yn cwyno ar eu giiydd, ar yr Eglwys, 
ar galedi, ar amser caled, ar y peth hyn a pheth arall, o ber- 
wydd nad yw yr Arglwyddyn siarado’r nefoeiìd á’i laìs ei hun, 
o berwydd nad yw dadguddiadau Duw yn eglurhaol, megys yr 
oeddynt yn nyddiau Joseph Smitb. Y t oll ag sydd genyf i 
ddweyd wrtliych yw, parotowcb eich calonau, o herwydd fod 
yr oU i chwi, a gellwch ei dderbyn, a liawer mwy nag yr 
ydyeti yn girybod pa beth i wneyd o hono. Dyua gymmaint 
ag sydd yn anghenrheidiol i mi i ddweyd ar y pwnc y*a. 

Bydded i bob dyn a dynes ymddarostwng eu hunain gerbron 
yr Arglwydd, ac ymarferyd â ffydd nerthol. A ddaethoch chwi 
yma 1 gael eich bendithio gan y Brif Lywyddiaetli, a’r Deu- 
ddeg? Nid yw yn ein gailu ni eich bendithio, os nad ydych 
yn barod i dderbyn bendith gan ein Tad yn y nefoedd. Gallwn 
sefyll ger eich bron yma, a siarad â chwi, ond nis gaUwn roddi 
Ysbryd yr Arglwydd, os nad ydych yn bftrod i’w dderbyn, 
trwy ein gweinyddiaeth ni, y mae yn dyfod oddiwrth yr Ar- 



456 


UDGORN SETON. 


glwydd. Bydded pob calon, ynte, yn weddigar, yn wyliadwr- 
us.gan yniarferyd ffydd, a cheisio yn ddiwyd am y hendithion i 
ni ein hunain, ac yna ni a gawn ein bendithio gyda ein gilydd. 

Tr wyf yn gwylied y bobl hyn gyda phryder mawr, a 
theimladau am eu raawr leshâd. Yr wyf yn edrych ar eu hym- 
arweddiad, ac y mae yn dristgenyf ganfod Hawer yn crwydro 
yn eu teimladau oddiwrth ffyrdd gwirionedd a chyfiawnder. 
Mymych y gofynir i mi, a yw yn inwn i ddynion a ildaethant 
i’r Dyffryn, wedi cael eu bendithio a’n hadfendithio. ac o’r 
diwedd i dderbyn eu cynnysgaeddiadau, ac yna myi.ed i Gali- 
fornia; ac odì ddylid eu tori allan o’r Bglwys. Dylent gael eu 
tori allan oni bai un peth, y mae yr Arglwydd am iddynt gael 
digon o gyfleusderau, i gyromeryd ìlwybr i achub eu hunain. 
Nid meddwl yr Arglwydd yw eu tori aîlan, fel peth cyffred- 
inol, o ganlyniad, y mae yn well i ninnan lieidio. Pe byddai 
yn feddwl yr Arglwydd, ninnau a gydsyniem, ond yn gym- 
maint ag nad yw, byddem yn cyfeiliorni wrtìi wneutbur hvny. 
Pe bai pob dyn, dynes, a phlentyn yn y deyrnas hon yn byw 
3-n ngoleuni, bendithion, a dndguddiadau yr Iesu. ai tí'bied yr 
ewyllyaiai neb o honynt fyned tna Chalifornia? Atebech y 
gofyniad hwn yn nacäol, a gwaeddech aîlan am gael arbed y 
poen a’r dyoddefaint a gaffid trwy' fyned ymo, ac am ddianc 
rliag y gofid, cyfyngder, ac ing trwy aros gyda phohl Dduw. 
lë, frodyr, chwychrÁ ag sydd am fyned, ewch ; ond y mae 
genyf rywbeth yn ychwaneg i ddywedyd wrthych, hyny yw, 
talwch eich cyfie.wn ddyledion cyn yr eloch, a pheidiwch a 
chymmeryd eiddo pobl ereill. 

Mynych >' gofynir i mi, a achubir y rbai a ânt i Galifornia i 
chwîlio rew olud bydol. Atebaf, gwneir rai o honyct. ond 
megys trwy dàn. Nid oes ganddynt ddigon o ddoethineb. 
pwyll, na gallu naturiol, a meddyliaf fod eu hysbrydoedd, cyn 
dyfod i’r byd, heb eu c.ynnysgaeddu â’r un cyfartalweh o res- 
wm ac adfyf)nriad ag ereill, fel na9 gellir eu tiachub ond trwy 
dân. Eled y rhai a ewyllysant i Galifornia, ac os yw y Saint 
yn ddyledus iddynt, talwch iddynt yn anrhydeddus; ac os 
ydynt hwy ya ddyledus i chwi. gorfoder hwynt i’ch talu. Fel 
peth crffredinol, yr wyf wedi gorfodi brodyr i da.lu i mi yr hyn 
sydd ddyledus. Yr wyf wedi penderfynu iddynt dalu eu dyled, 
ac hefyd na chaffont ladrata dim oddiwrth y bobl hyn, fel yr 



UDUO&N SëION. 


457 


elont i'Vv dyorliiefaint mor gynted ag y bo modd, o herwydd po 
cyflymaf yr ânt yno, cyiîymaf i gyd yr ânt trwyddynt. A 
achubir hwynt? Gwneir. Beth! a’u Jarparu i fyned i deyrnas 
nefol Duw ? Ië, os edifarliant am eu pechodau, a tliroi at yr 
Arglwydd. A plia beth a wimnt yno ? Dy wedwyd wrthynt 
er ys blynyddau, am beidio gwneuthur dim ag a fuasai yu 
cynnortliwyo ac yn adeiladu y cenedloedd. Ond hwy a wnant 
liyny, ac o angheurhaid y mae yu rhaid iddynt fyned trwy y 
«iyoddefaint sydd yn eu liaros, er eu parotoi i fyued i’r deyrnas 
nefol. A goronir hwynt â clioronau gogoniant, anfarwoldeb, a 
bywydau annherfynol? Na wneir, ond parotoir hwynt i fyned 
yno i wasanaethu ereill, a ddarparwyd i dderhyn teyrnasoedd, 
gorseddau. tywysogaethau, a gulluoedd, yr hyn a ymddengys 
yn ddyeitlir i rai o honoch chwi. Os ydych am ei wybod, dy- 
wedaf y gwirionedd, a galwch ef yn ddadguddiad neu unrhyw, 
betli arall a fynoch. Fan yr eloch i fewn í’r deyrnas nefol 
bydd eich cv rtt' aiigyfodedig genych, eicb teuluoedd, a’ch cyf- 
eillion, wedi ymgasgiu o’ch hamgylch, a chymdeithaswch â 
hwynt yno, megys yma. Yr ydym yma yn farwol, yno yn 
aufarwol, dyna’r unig wahaniaeth a fydd. Y mae marwoldeb 
yn gyffelybiaeth berffaith o gynllun neu arwyddlun y deyrnas 
nefol. ond yn unig fod uu yn farwoi, n’r Iha.ll ya fywyd mewn 
aufarwoldeb. A elLwch chwi ag sydd a ffermydd eang, eu 
gweithio a’ch dwylaw eich liunaiu ? Na ellwch, heb gyflogi 
cymiorthwy. Gofynwch i’r ddyncs u theulu o 30 i 40, o dan ei 
gofal, os gnll hi wneuthur yr oll ag sydd yn anghenrheidiol 
i’w wneyd á’i dwylaw ei hunau? Nis gall ei wnejul heb gael 
gwasanaethddynion i’w cliynnorthwyo. Oddiamgylch i’r 
ffermwr rnawr y mae ei gyfeillion, pa rai sydd yn alluog i gael 
eiddo, ac i fod yu anymddibyncl, ac felly y maent yn ymddi- 
bynol ar y dyn a fedr hyfforddi, a chynnyddu o’r elfenau, olud 
y bywyd liwii, mae yn eu cyflogi, ac yn talu eu cyflog, er ei 
gynnorthwyo i wneuthur y gwaith aDghenrheidiol, i wella pob 
troedfedd o’i fferm neu etifeddiaotli. Ceir yr un peth yn y byd 
nefol, yn mhlith teyrnasoedd ein Tad yn y neí'oedd. 

Ceir miliwnau o drigoüon y ddaear yno, ag sydd yn analluog 
i gael eu coroni â gogoniant, anfarwoldeb, a bywydau annher- 
fynol. Y rhai sydd yn ffyddlon yn gosod eu talentau allan er 
eu cynnyddu, a dderbyniaut eu cyimydd yn ol eu diwydrwydd. 



45S 


TTDGOr.N SEION. 


Er hyny, a cMywedwn y hydd pawb yn alluog i ddyfod yn aî- 
glwyddi, yn freninoedd, a chaeì eu coroni â choronau o ogon- 
iant, yn derbyn teyrnasoedd, galluoedd, dyrchafiadau, a gor- 
seddau? Na ddywedwn, o herwydd na fyddant yn fwy 
galluog i hyny yno, nag ydynt i fwynhau golud mawr yma, 
nac o’i iawn ddefhyddio (pe yn eu meddiant,) yn y cyflwr 
marwol liwn, yr hyn yn ddiau a fyddai eu dystryw. Ni fyddant 
yn gwybod pa betli i wneyd â’r fath olud mawr. Geilwch 
roddi hyn i lawr yn ddadguddiad, a gosod y brawd George i’w 
ysgrifenn. 

Eledy brodyr hyny i Galifornia ag a ewyllysiant, ond dym- 
unat' arnynt i fod yn onest. T inao genyf »n dymuniad arall, 
sef myned a’r hoii rai anoirest gyda hwynt,, o herwydd nas 
gallwn gael eu gwared. Erhyny, y mae yn tí'aith adnabyddus 
fod y gwenith a'r efrau i gyd-dyfu hyd y cynhauaf, a’r defaid 
a’r geifr i fod yn yr un gorlan hyd amser y didoliad. A oes 
defaid yn myned i Galifornia yn ogystal â geifr? Oes. A 
fydd rliai geifr yn aros yma? 

Y mae hyn yn fy arwain at y peth sydd genyf i’w osod ger 
bron y Gymmanfa, a bydd yn destun godidog i’r brodyr i breg- 
ethu arno. Rhoddaf osodiad o fiaen y Gymmanfa lion i cliwi i 
benderfynu arno; h. y., i ddewis dyn a’i anfon i Galifornía 
Uchaf, dywedwn, er enghraifft, i seíydliad y brawd Horner, i 
osod lle er ymgasglu y Saint i’r rtian hono o’r byd. Y mae y 
brodyr Amasa a Tiich eisoes wedi coüi bnner yn Caliíbrnia 
ddeheuol. Anfonwn hefyd o’r lleoedd hyn ddynìon i Oregon, i 
bregethu yr efengyl, o herwydd liydd llawer o'r rhai a fu yn 
lielp yr eilier eurog, wcdi rhodegi’r tân a chaeì eu deifio, abydd 
yn dda ganddynt gael eyflenstra i adael en liynfydrwydd, ac 
ymgynnidi ctto gyda’r Saint. Sefydlwn ’.e i ymgnsglu yno 
hefyd. Dymunem hefÿd anfon dynion i'r Unol 1 taleitliiau, i 
sefydlu dau neu dri o leoedd er ymgasglu y Snint yno. Yna 
bydd y Saint o Loegr, Ysgotland, Cymru, a Germany, yn ogys- 
tal â’r Saint o blith cenedioedd ereill o'r hen fyd, pa rai sydd 
a’r anhawsdra mwyaf i gael pedrolfeini. gweddenau, a lluniaeth 
i groesi y gwastadedd, wedi arbed ychydig sylltnu. gallant 
groesi y dyfroedd i un o’r sefydliadau liy n, lle y byddant o dan 
nawdd Henuriaid da, a anfonir i gyninieryd gof.il o honynt. Y 
mae genym gystal liawi i fyned i fyw i'r Uuol Daleithiau ag un 



CTÌGORN SEIOK. 


459 


■ayn ag sydd yn byw yno. Dyraa y peth sydd genyf i osod 
gerbron y Cymmanfa i fod yn destun am ycliydig o bregethau 
byrion. Bwriadwn gael sefydliad yn Oliio, ac un arall yn 
Missouri, er ymgasglu y brodyr ag sydd ar wasgar yn y tiriog- 
aethau hyny yn bresennoi, a’rrhai a ddichon ddyfod etto yn yr 
amser dyfodol. 

Yn flaenaf, dymunwn hysbysu y dichon y brodyr a sefydlir 
yno ara ychydig, gael eu fflangellu a’u dyrnu, fel pan y deuant 
i’r lle hwn, ni fydd eisieu arnynt redeg i California, a gadael 
eu cludiad yraa, dyledus i’r Drysorfa Ymfudol, heb ei dalu. 
Dymunwn eu gosod i lanhau parddu, nes glanhau y gwenith 
yn lân oddiwrth yr ûs, ac yna eu rheddi-yn y wyntyll, ac yna 
trwy y screen , cyn y byddont yn barod i ddyfod yma, a’u gosod 
yn hopran y fclin i’w mhalu. 

Y brawd Brigham, a ydych chwi yn wir yn credu y cawn 
ein ffrewyllu yno? Nid oes un perygl o hyny, beth bynae, o 
herwydd nad ydyw Crist a Belial wedi dyfod yn gyfeillion 
etto. Nac ofnwn hyna, ond casglwn y bobl yno, a gadawn y 
canlyniad gydag Arglwydd Dduw Israél, ac ymddiriedwn yn- 
ddo Ef i gyfarwyddo yr oll er ein Ues. 

A bleidleisiwch i gael tri o leoedd ymgasglu yn yr Unol 
Daleithiau? Y mae genym un yn California, a gallwn sefydlu 
un arall yn Oregon, er yn newydd, cynllun rhagorol yw. Mi 
osodais y peth gerbron Franklin D. Richards cyn ei ymadaw- 
jad, a dywedodd y gallasai anfon deg cymmaint o Saint yn y 
fiordd yma na’r hen ffbrdd. Pan fyddo ffordd New Orleans 
■wedi cauad, gall yr Ymfudiad gael ei gario yn mlaen trw.y 
New York; ac wedi tirio yno am ychydig o sylltau, gallant 
sicrliau Ue ar y gledrffordd, a thirio ar unwaitb yn un o’r sef- 
ydliadan yn y Taleithiau, lle y cânt eu haddysgu cr eu parotoi 
i fyned yn mlaen yn mhellach ar eu taith. 

Danfonir deg i’r lle liwn mor hawdded ag un yn y ffordd arall. 
Os byddant am wrtbgilio, yr ydym am iddynt wneyd hyny yno, 
ac nid dyfod yr holl ffordd hyd yma i wrtligilio. Yr ydym am 
iddynt gael digon o brofedigaethau, i’w boddloni hwy a ninnau, 
pa un a ewyllysiant fod yn Saint ai peidio, cyn y bydd iddynt 
hwy fyned trwy yr lioll ludded, llafur, a ehost i ddyfod i'r 
dyffryn pdlenig hwn, ac yna i wrthgilio yma. Yr ydym am 
•iddynt gael cyfle i wrthgilio heb gostio mor ddrudjiddynt. 



L-DGOHN SJÎION. 


■ítìO 


MARWOLAETH Y PATRIARCH JOIIN SMITH. 

(O’r ‘‘ IJeseret News.”) 

0’k braidd y dystawa clul y naill berson mawreddog ar eiii 
elustiau, cyn y gelwir arnom i gyhoeddi ymadawiad perjon 
gulluog ac anrhydeddus arall o’n plitli, i osod ei gorü' i or- 
phwys am enyd, ac i fyned tu draw i’r llen i siglo dwylaw, ac i 
gyd lawenhau a’i frodyr Joseph ac Asahel, ac a’inaiaid Joseph 
a Hyrym, a’r ffyddloniaid o bob oes fynedol. 

Bu farw yu ei gartref yn y ddinas hon, am ddeg mynyd wedi 
unarddeg o’r gloch, ar y 23ain o Fai, John Smith, Patriarch 
Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, wedi mis o 
nychdod caled. 

Ganwyd y Tad Smiíh yn Derryfìeld (yn awr Manchester)) 
S.v_vdd Rochingham, Hampshire newydd, ar y 14eg o Orphenaf,. 
1781, mabwysiadodd y ffydd, yr hon a gadwodd ei einioes am 
hir ainser mewn deftiyddioldeb, ar y 9fed o Ionawr 1832, ac 
ordeiniwyd ef yn Henuriad, wedi i’r meddygon ei roddi fÿny i 
farw o ddarfodedigaeth ; yr oedd y tywydd mor oer fel y gor- 
fodwyd i dori yr iâ, ac o’r amser hyny cynnyddodd ei nertli a’i 
iechyd. 

Symudodd i Iíirtîand, O'nio, yn 1833, ac oddiyno i Adam- 
ondi-Ahman, yn Swydd Dariess, a llywyddodd gangen o’r Eg- 
iwys yno, hyd nes ei gyrwyd ef allan gan derfysglu yn 1839, a 
chyrhaeddodd Illinoisar yr 28ain o Chwefror yn yrun fiwydd- 
yn. Sefydlodd yn Green Plains, chwech milltir o Warsaw, lle 
yr hauodd ŷd, yr amgauodd dyddyn, ac y cyflawnodd lawer o 
waith caled, ag oedd yn annghyfaddas à’i iechyd a’i oedran, a 
orfodwyd arno er cynnai ei deulu. Symudodd i Commerce 
(wedi hyny Nauvoo). yn Mehefin, a phenodwyd iddo lywyddu 
yr Eglwys yn Iowa, ar y 4ydd o Hydref, ac ar y 12fed symud- 
odd i Swydd Lee i gyflawni cenadiaeth yno. 

Symudodd i Macedonia, Swydd Hancoch, Illinois, yn Hydref 
1813, yn ol ei appwyntiad blaenorol i lywyddu y Saint yn y lle 
hwnw. Ordeiniwyd ef yn Batriarch yn Ionawr, 1844, ac yn 
mis Tachwedd o'r un flwyddyn, gyrwyd ef' gan y tertÿsgwyr o 
Macedonia i Nauvoo, llc y parhaodd i weinyddu bendithion 
patriarchaidd er llawenydd i filoedd, pryd y gorfodwyd ef dra- 
chein gau öÿrnigrwydd terfysgwyr talaith rydd Iilinois, i ym- 



UDGOBJS SEION. 


46Î' 

adael a’i gartref, ar y 9fed o Cliwefror 18-16, a cliyda ei deulu i 
groesi y Mississippi, i chwilio am sefydliad heddychlon yn 
mhlith anwariaid ac auialwch pellenig dyífrynoedd y myn- 
yddoedd. 

Wedi treulio gauaf ercliyll ar y geulan ddeheuol o’r Missis,- 
sippi, mewu lle a eiwir Winter Quarters, cychwynodd dracliefn 
gyda’i fintai flinedig o ychain, ar y 9fed o Fehefin, 1847, a 
chyrliaeddodd y lle liwn ar y 23ain o- Fedi. Llywyddodd ar yr 
Eglwys yn y Mynyddoedd hyd ionawr 1, 1819, pat» yr ordein- 
iwyd ef yn Batriarch ar yr Eglw.ys, o dan ddwylaw y Llyw- 
yddion Brigham Young a Heber C. Eimball. 

Symudodd cllan o’r Gaer i’w ddinas-ran, yn Chwefror, 1849, 
a dyma’r unig fan lle cafodd gyfle i wrteithio gardd am ddwy 
tìyucdd yn olynol, o’r tair blynedd ar hugain diweddaf. 

Yn ychwanegiad i’r antryw, yr efleitiiiol, a’r dirfawr les i 
filoedd yn ffordd iachawdwriaeth, gweinyddodd 55600 o Fen- 
dithion Patriarchaidd, pa rai a gofnodwyd mewn saith o lyfrau 
inawrion, wedi eu hysgrifenu yn agos, ac wedi terfynu yr an- 
hawdd ddyledswyddau, o’i dreuliedig brawf gytìwr daionus, i 
fyned i sefyllfa o orpliwysdra, lic yn foneddol y canlyna ac yr 
anrhydedda ei weithredoedd ef, ac a barhà i roddi ei íbdrus 
gynghorion er llwyddiant a dedwyddwch Saion. 

Cyf Yt'jä. Si-ut. 


U D G 0 í í N SEION, 

MtU 


DYDD SADWRN, AWST 12, 1354. 

Gair at kin Darli.enwvr. — Cynnwysa yr erthygl cyntaf 
yn y rliifyn hwn dameidiau melys i’r Saint, wedi eu liarlwyo 
gan eiu hybarciius Lywydd U. Young, gwledd i’n lienaid ni 
yw ci holl ddysgeidiacth ef, a’r gred y gwleddwclt chwithau 
arnynt a'n cymheilodd i’w rlioddi o’clt blaen. Myfyrier yn 
weddigar nes y dclo cylla yr eriaid i frashau ar ymbortli Seion 
tra yma, os dysgwylir cynnyddiant liyd fywyd diderfyn drwy- 



3S2 


UDGORN SEION. 


ddynt ar ol rayned yno. Mae yr ychydigfeddyl-ddrychau a geir 
gan ein hanwyl Lywydd F. D. Ricliards yn niwedd y rhifyr» 
hwn, yn deilwng o’u darllen fwy nagunwaith, a pliob un glân 
ei galon a gnoa ei gîl arnynt, ac a wna yn eu hol. Mor felys 
genyra ywprofion fé! liyn ein bo.i ni o’r un ysbryd a’n Llywydd 
yn dysgu y Saint, fel y gwelir wrth gymharu y “ Sylwadau” 
hyn o eiddo ein Llywydd à’r hyn a ysgrifenasora yn y rhifyn 
blaenorol o’r Udgorn! Mae yr ysbryd yn cynahell, nid y brodyr 
Seisnig yn unig, ond y Cymru hefyd a wahoddir drwy eu Hud- 
oorn i ymbarotoi i’r ymfudiad, drwy fod wedi gwneyd eu rlian 
i argyhoeddi y byd, a’u gadael yn ddiesgus, drwy eu bucheddau 
difrycheulyd ; a gwelir nad ystyria ein Llywydd fod neb yn 
barod, nac a ddylai gael ymfudo, liyd oni fyddo wedi talu ei 
gyfartalwch at gario y gwaith yn mlaen — na all fyned os gedy 
ìdd ei frodyr arosol daiu ei ddyled ef at rent eu capel, y Deml, 
nac at unrhyw ddyled arosol arall, nac yn enwedig os na fydd 
wedi talu am y llyfrau a gafodd ; eithr beth a feddylid pe 
gweiid dospartiiwr yn cychwyn ei ffordd i Seion ar ol camddef- 
uyddio arian y llyfrau, a gadael y Saint i’w had-dalu drosto? 
Hyderwn na welir y fath beth ynein heglwys. Hyderwn hefyd 
vr edrycha Llyw.'yddion Cynnadleddau a Llywyddion Cangen- 
aii, na fyddo ceiniog o arian y llyfrau yn iayned i un man, r.ac 
at- un defnydd amgeo nag i’r Swyddfa lle yn unig y perthynant 
,y n onest. Ao etto, galwn eylw »t osod arolygwyr ar bob dos- 
parthwyr ar ddiwedd pob cliwarter! Iiìtay camsynied, gofaler 
am wneyd hyu. 


A fpwyntiadau. — Appwyutiwyd yr Henuriad Benjamin 
■Joncs i Lywyddu Oynnadledd LlaneHi, a’r Henuriaid Lewis a 
.1). Davies yn Gyngliorwyr, a J. J. Phillips yn ysgrifenydd a 
■plirif ddospartliwr. 


CYMMANFA DDWYRF.IMOL MORGANWG. 

[P.i! harl o (hifl. 445.] 

DIWEDD SYLW'ADAU Y LLYWYDD JONES. 

>Bum j T n Lìundain >n y Cynghor yn ddiweddar, ac O! na 
îûiasai yr ysbryd oedd yno yn cael ei dywallt ar led y*i 



TOGOEN SEION. 


463 


Tighalonau Saint Dwyreiniol Morganwg. Vr oedd y rhai a 
ddaethant yno o’r dyffryn, yn llawn cariad a gwres gwaith 
Duw, yn meddwl mai lianner cysgu mae y Saint yn Babilon. 
Dynion oeddynt ag oedd wedi arfer gwneydpcb rhan o'u crefydd, 
a chwithig ganddynt oedd gweled neb yn peidio. 

Mae cyfnewidiadau ereill yn Seion, — maent yn amcanu am 
sefydliad newydd yn y Taleithiau,— yn Cincinnatti Ohio. ae 
yn nghyffiuiau St. Louis, a daw y Llywyddion o Seion, i ddar- 
paru yno le i'r rhai a ánt oddiyma yno, fel y cant waith yr haf 
neu y gauaf, er ennill modd i fyned yn mhellach. 

Cofiwch raai darparu am hyny y maent. Ni ddywedwn hyn 
pe niweidia y cyfraniadau at y Drysorfa Ymfudol; a chyn yr 
awn yno y mae genym i ianliau ein dwylaw oddiwrth waed ein 
cyd-ddynion, drwy eu rhybuddio a tbystiolaethu iddynt yr hyn 
a wyddom. 

Bydd V sefydliad hwn yn feddyginiaeth rhag i ddynion wrth- 
gilio oddiamgylch St. Louis, n rhedeg i’r Taleithiau i weithio, 
&c. Cânt gyfle i jrael rhsgor yno atynt, a byddant barod i 
weithioeu ffordd i Seion, ar y gledr-ffordd a wneir i’r dyffryn, 
pan y caffont gyfle. 

Mae llawer ffordd gan yr Arglwydd i ddwyn oddiamgylcli 
yr ymgasgliad, a pharotoi lle dedwydd i’w blant,, ond iddynt 
wneyd iawn ddefnydd o’i egwyddorion. 

Ein hufydd-dod, gostyngeiddrwydd. a’n hawydd i iawn ddef- 
nyddio yr egwyddor o ewyilys rydd, a’n corona yn yr amser 
a ddaw Benditli yr Argtwydd a fyddo ar yr hyn a lefar- 
wyd, i’ch dwyn i iawn ystyriaeth o’i bwysfawrogrwydd, yw 
dymuniad eich hanwyl Frawd, a’ch ufydd was yn Nghrist. 
Amen. 

Terfynwyd trwy weddi gan yr Henuriad Thomas Jones o 
Gaerfyrddin. 

Hanner aur uedi chwech— Dechreuwyd trwy weddi gan T. 
Morgan, Brycheiniog. Canodd y côr. 

Y Llywydd — Gwelaf nad ydwyf wedi eicli dychrynu i or- 
modedd yn y cyfarfod prydnawnol i ddyfod ynghyd yn yrhwyr 
yma etto. 

Mae tueddiad yn y natur ddynol i osod ei hunan yn safon i 
bob peth. Pan oeddem gyda’r gwahanol enwadau, meddyliem 
ein bod ni yn iawn, a pbawb arall yn gyfeiliornus. Kid mewa 



4Ö4 


CDUOliM ÍDION. 


crefydd yn unig raae y duedd hon, ond mewii masnaeh hefyù. 
Mje y duedd yn naturiol iawn i’r natur ddynol. Dywed yr 
hen ddiareb, “ Yn mhob gwlad y magir y glew a rhy barod 
ydyiu yn aml i ymoüwng i’r tueddiad yna. Mae y Saint yn 
gwybod gwell na hyny yn awr, ac ymdrecdiant wneyd ewyllys 
Du*; ond rhai dynion a gymhwysant air Duw at eu mympwy 
eu hunain, trwy esbouiu, a gwnant hyny ynsafon eu tfydd. Nid 
felly inae y Saiut, hwy a godant eu delieulaw i fyny i gynnal 
yr Offeiriadaeth sydd yn dysgu geiriau Duw, ac y mae genym 
i frwydro llawer yn erbyn y dueiìd hon. Y mae crefytìdwyr 
wrth glywed gair Duw gan y Saint yn rhyfeddu, ac yn medd- 
w'l eu hunain yn iawn, ac y mae hyd y nod rai Saint, er yn 
gwybod gwell. yn ymollwng i’r nwyd hon. Ymollwng iddi a'i 
purtlia yn fwy nâ ui ein hunain. Os ydych arn wybod heth yw, 
dy wed Paul mai yr hen dclyn” yw. a dyleru ei groeshoelio, a 
gwraudnw ar y dyn newydd. Y mae Ysbryd Duw genym i’n 
harwairi bob un; ein hymdrech fyddo i wrandaw arno. Pan 
glywsom són am y Saiut gyutaf, dywedoddyr hen ddyn “ twyil 
yw !” a chadwa gaunoedd yn ol etto rliag cael gafael ;<r ddecli- 
reu j ffordd i gaei bywyd tragywyddol. Gwyliwn rhagddo, 
ynte; rhyfelodd yn erbyn arddodiad dwylaw a dawn yrYs- 
bryd Glân. Er ys biwyddyn a hanner yn ol, wedi i chwi gaol 
tamaid arall, bu yn gryí' iawn yn ein herbyn, er ein bod wedi 
cael blas ar y grefydd ogoneddus hon, yr hyn sydd yn brawf i 
ni o ddwyfoldeb y dreí'u, gan mai rhyfela a wna yn ein herbyn, 
cyhyd ag y ga!l gael yniborth i fyw arno, croeshoeliwn ef. 
Trefn yw hon a rodda i ni Ysbryd Duw, a gobaith i deyrnasu 
mewn bywyd tragywyddol, ac i etifeddu gorseddau, llywodraeth- 
au, aa i gyimyddu ac eppilio yn dragywyddol; acfel y dilyna y 
naill egwyddoro honi y lla.ll, y parhâ yr hen ddyn i’w gwrth- 
wyne'ou. Os methu wnawn a dyoddefy pethau sydd yma, heb 
allu a chroeshoelio yr hen ddyn. jia fodd y byddwn fyw* 
yn y nefoedd. yn mhresennoldeb yr Arglwydd a’r angylion 
suntaidd, yn gwrthwynebu pob petli, a’n teimladau yn groes 
boh amscr, o herwydd yr hen ddyn. Cyn yr awn byth i’r nef- 
oedd, y mae yn rhaid i ni ci gwneyd o’n mewn eìn hunain . 

Yr wyf yn bwriadu dweyd rliai dirgelion yma heuo, ac os 
crafant rai o honooli, nis gallwn eich cynnorthwyo ; a dyfod a 
wnant, hyd nes yr ymwaghà y flynnonell ddihysbydd o 



ÜDGORN SEION. 


465 


<3doethineb sydd fry, a chyhyd â hyny y hydd yr “hen ddyn” 
yn ein poeni. 

William Lewis, Ysgrifenydd. 
(J'ic barhau.) 


G ALARN AD 

Aral Arn Dìbra Parry, gwraig Bernard Parry o St. Georye. yr 
hon a fu fancynagos i Kansas , ar ìan afon Missoun. Cladd - 
nnjd hi ar yr 2 ífed o Ebr iìì , 1854. Hefyd Bernard Parry. yr 
hwn a fu faru' ar y Aydd o Fai, yn agos i'run Ue. 

Mae Duw y Duwiau yn mesur camrau 
A bj'rion ddyddiau pob rhyw ddyn ; 

Rhai mewn hen-oed, rhai’n fabanod, — 

Mae'n rhoi gollyngdod i bob un : 

Rhai fel finnau yn mlodau amser, 

Wrth alwad dyner Ner y Ne’, — 

GorfF ac enaid raid ymado 

Y pryd a’r fan a fyno Efe. 

Er imi yn glyd rodio gwledydd, 

A’m dwylaw ’n rhydd o lawer rhwyd, 

Ni threfnwyd terfyn i fy nghorffyn, 

I farw yn Nyffryn claerwyn Clwyd. 

Na wnewch alaru na liiraethu, — 

’Rwyf yn deisyfu er lleshâd ; 

Daw galwad goleu i chwi ryw foreu 
Yn wir i ddod i’r un wlad. 

Ni chaf fi, gwyddoch, wel’d mo honocb, 

Nes y deloch chwi ryw ddydd, 

I’m cyfarfod ar y diwrnod, — 

Y fawr ryfeddol farn a fydd; 

Yn iach fy mrodyr a’m chwiorydd, — • 

Gwres a chynnydd gras i chwi ; 

Ni wyddoch, cofiw r ch, derfyn bywyd 
O fewn y fynyd, fwy nâ mi. 

O'r Gwersyll. Robert IlcMPHEsrf, 



466 


L’DGOHN SEION. 


DYFtNIAD 0 SYLWADAU Y LLYWYDD FRANKLIK 
D. RICIIARDS. 

(Allan o'r “ Milhnial Star .") 

Iawíc yítyriaeth o liosogrwydd a pliysigrwydd y dyled- 
swyddau a orphwysant arnom, a ffurfia esgusawd ddi,,-onol i'n 
darllenwyr ac i’n gohebwyr, paham na ddywedasom lawer 
wrthynt trwy golofnau y Star, nac ychwaitli mown atebiad 
trwy lythyrau i'w gohebiaethau lliosog a dyddorol, hyderwn y 
bydd yr ystyriaeth uchod yn- esgusawd gyffredinol i’r rhai a 
dybiant ein bod wedi bod yn ddiffygiol yn hyn. Ni theimlwn 
yctiwaith awydd neillduol i wneuthur liyny, o herwydd yr 
addysgiadau pwysig a gynnwysir yn yr Epistol Cyiî'redinol; 
annerehiadau y Llywyddion Young a Kimball o flaen y Gym- 
manfa, ynghyd a’r cofnodau, yr oll o ba rai yr oeddem yn 
awyddus i’w cael yn brydlawn o flaen ein darllenwyr, ac an- 
nogwn bawb i ddwys ystyriaeth o’r cyfryw-. Ni ystyrir uu 
neu ddau darlleuiad o honynt yn ddigonol, ond bj-dded i chwi 
fyfyrio arnynt, a’u dwys ystyried yn eich calonau; o herwydd 
effeithia cynghorion a phenderfyniadau y Gymmanfa hono ar 
gyflwr a gobeithion y Saint dros wyneb yr holl ddaear ; yn 
neillduol yneu hyragasgliad, teimlant yn fwy ymddibynol ar eu 
hymdrechiadau eu hunain, ac ar eu ffydd yn Nuw, nag o’r blaen . 
Ni ddichon y rhieni a’r aelodau hynaf beunydd gario a magu 
yr aeloedau ieuengaf o’r teulu, ond gorphwysa y ddyledswydd 
hon ar y rhai sydd yn nes i’w hoedran, tra yr ymrodda y rhai 
hyuaf at ddyledswyddau mwy dynol a bertliyu i deulu Duw. 
Pwy, ynte, a dderbyniodd nerth gan Dduw ì tefyll 9 Pwy a 
ddysgodd rodio o’i ûaen yn santaidd a difeius? Pwy a ddiehon 
•wahaniaethu ysbrydoedd ac athrawiaethau, a dewi» ysbryd Ä 
bara y bywyd, aUan o ysbryd ac athrawiaeth dynion a chyth- 
reuliaid? Neu os yn abl i ddirnad a dewis, pwy a fedr ei ar- 
chwaethu, ei dreulio, a’i ddarostwng i fywyd ymarferol? O 
herwydd, cofier, mai yr hwn a ymarfero â’i grefydd oreu, yw y 
mwyaf yn nheyrnas Dduw. Y mae rhai wedi cyrhaedd y gradd 
hyny o ddynoliaetb a medrusrwydd yn yr Eglwys, sef Brig- 
ham, Heber, a Jedediah, aeereill a allwn enwi mewn cysyUtiad 
à hwynt er adeiladu y deyrnas — dyniou santaidd a chyfiawn 
yn eu dydd ac yn eu tymhor; eu Uafur a gyírifir iddynt er 


CDGRON 6E10N. 


467 ' 


iachawdwriaeth eu teuluoedd, y rhai ydynt yn drefnus o iaen yr 
Arglwydd, hyd y nod yn ol trefn santeiddiaf Duw ; dynion ag' 
sydd wedi myned trwy brofedigaethau tanbaid, erlidigaethau 
a themtasiwnau y dyddiau diweddaf, lieb gymmaint ag arogl 
yr halogedig dân ar eu gwisgoedd; y rhai a dderbyniant ddad- 
guddiadau parhaus er arwain yr Eglwys, eu teuluoedd, a 
hwynthw}' eu hunain. Dyma y rhai ag sydd yn ardderchog 
wedi cyrliaedd urddas a mawredd y frawdoliaeth hynaf yn yr 
Eglwys. Dyledswydd neillduol y eyfryw yn bresennol ydyw 
santeiddio y bobl, dysgu iddynt ddeddfau, ordinhadau, abarn- 
edigaethau yr Ilollalluog; a gweinyddu i droseddwyr j josp 
am dori y gyfraith, fel y byddo rhagrithwyr yn djchrynu, 
troseddwyr yn Seion jn ofai, ac felly mae drygioni yn cael eí 
fwrw yrnaith. 

Eisoes y mae y goleuni nefol a ddysclaeria o fynydd Seion, 
yn riiy danbaid i olygon llawer ag sydd jn canlyn o hîrbell,. 
gan roilio yn ngoleuni y sêr ; »o a gaiff y rhai hyny sydd a’u 
synwyrau wedi cael eu profì, a’u cael yn abl i arehwaethu 
bwyd cryf, ac i lafurio yn wrol dros Dduw, — a gaiff cyn- 
nyddiad y eyfryw eu rhwystro gan y rhai a feddant ond yr 
enw o fod yn fỳw, eithr a hongiant yn bwysau marw? A gaiff 
eu hysbrydoedd eu gofldio gan waradwydd gwrthyn y rhai a 
gipiwyd, megys heb ofal ac ystyriaeth o’u rhan eu hunain, a’u 
caj-io i fynwcs yr Eglwys ? A ganiateir i’r grwgnachwyr was- 
garueu dylanwadau gwenwyDllyd yn mhlith y hobl? Nidywyn 
debygol; eeir gwelliant doeth a chyflawn i hyn yn sefydliad Ue- 
oedd newydd er ymgasglu yn y Taleithiau, fel y byddo i’r rhai a 
fedrant, ddyoddef goleuni y gyfraith nefol, a dderbyniasant ras 
i redeg heh ddiffygio, ac i rodio heb flino, gydag adnewyddol 
nerth Des cyrhaeddyd y nod, tra y caìff y rhai sydd o bymtheg 
i ugain mlynedd ar ol, yn eu ffydd a’u gwybodaeth ani Ddnw, 
rodio mewn goleuni cyferbyniol i’w deall, a phrofi eu teiIyDg- 
dod drwy hyny i dderbyn pethau perffeithiach a berthynant i 
gyfraith Dduw. 

Er y trefniadau hyn, bydd llawer ag oeddeut yn arfbrol o 
rodio yn ei oleuui, ac yn sylwi ar ei rinweddau tanbeidiawl, yn 
canlyn y Sercn yn y dwyrain, hyd nes, fel y bugeiliaid, y cyr- 
haeddant gyda eu rhoddion yn adgynnull-nod y cyfiawn, Ue y 
gallant, â’u holl galonau, anrhegu Arglwydd y lluoedd â’r 



“468 UDGORN SF.tON. 

i-hoddion hyny a fyddont yn gymmeradwy j*n ngolwg yr Atí- 
wylyd, ac yn eu tro, mwynliant hwythau y gnych drysortiu o 
fywyd tragywyddol. Mae yn ddiamheuol fod y Saint ant wybod 
pa bryd y dechreuir ymfudo yn ol y drefn newydd. Atebwn, 
mai mor gynted ag y byddont hwy yn barod i ymroddi eti hnn- 
ain i liyny ; yna bydded diwydrwydd yn mhawb i dalu eu hen 
ddyled, pa un bynag ai rhenti eu neuadd, goruchwyliaeth llyfr- 
au, neu unrhyw arian ereillsydd ddyledusarnynt, nid oes gwa- 
haniaeth beth a fyddant. Bydded i bobrhwystrau gael eu sym- 
ud o’r ffordd yn brydlawn, ac na cboller yr un cyfleustra' er 
danfon gwybodaeth o’r gwirionedd i’r rltai na ehlywsantef; a 
clteir yr ymfudiad wrth law mor gynted ag y byddwn yn barod 
iV dderbyn mewn ysbryd doethineb a gallu. Ynabyddedi 
bawb fawrhaueu galwedigaethau, a'tt gwneyd yn anrhydeddus, 
o’r lleiaf hyd y mwyaf; fel, pan y byddo pobl Dduw yn cyfodi 
i fyned ymaitb, y bydd ’eu hymfudiad yn brawf o’u gostyng 
eiddrwydd, a chywirdeb eu gweithredoedd yn ngolwg pawb; 
fel eu gadewir yn ddiesgus. 

Cÿf. AVm. Sims. 


Cvmmanfaoedd y Gogledd. — Cynnelir Cymmanfa Sir 
Ftìint. ar y 13eg 0 Awst ; Sir Ddinbycb ar yr 20fed ; Dyffryn 
Conwy ar y 27ain, a Sir Feirionydd ar y 30ain o Fedi. 

Df.rbtniadau am Lyfrau o Gorph. 27 hvd Awst 10. — 
Gorllewin Morganwg, £4; Llauelli, £3 17s4ìc; Caerfyrddín, 
£1 Ss 2c. — Ccmgenau Dwyr. Moiganwg — Llanfabon, 3s ; Pont* 
ypridd, 6s 6c; "Aberdár, lls; Aberamman, 8s 6c; Hirwain. 
9s 6c; Georgetown. 4s 3c. 

(gcgf Gorfodwyd ni i adael hanes Cymmanfaoedd Abertawy, 
Llanelli, a Chaerfyrddin allan o'r Udgüiín - hyd yn byn, ac un 
o’r achosion o hyny yw, o herwydd na chawsom yr un gair o 
honynt hyd yn hyn! 


CYNNWYSIAD. lt[) 

Araeth y Uywydd B. Yrana «3 

Marwolaftb y Patriarcb Jobn Sraiih 400 

GolyaycMiactli — Gaii at y Darllenwyr — App»yntiadan .. 461 

Cynunanfa Ddwyreiniol Morgamvg 462 

3a'ariiad 46. r » 

Dyfyniadau ô Sylwadau 5 Llyw>dd F. D Ricbards 46o 


MERTHYR-TYDFIL: 

4RGRAPPWYD A CflTHOEDDWYD GAN D. JONES, 14, CASTLB STRRJ5T. 



UDGORN SEION, 

N Eü 

)> ^aúit. 


Rhif. 30.] AWST 26, 1854. [Cyf. VII. 


YSBRYD ANGHRIST. 

Tybiaetii boblogaidd y w fod pob ysbr/d a gyfiesa ddyfod Iesu 
Grist yn y cnawd, o Dduw, a seilir y dyb ar y ffaith o y fod 
loan wedi dweyd fod pob ysbryd a gyffesai gnawdoliaeth Mab 
Duw yn ei amser ef yn gyfryw; a chan mai y brif nodwedd a 
ddyry efe o ysbryd Aoghrist oedd gwadiad o ddwyfoldeb yr 
lesu, meddylir fod y safon hono yn gywir i farnu ysbrydion 
yn awr. Eithr ceisiwn ddangos gwell nâ’r dybiaeth yna, fel y 
canlyn: — 

Yr oedd crediniaeth yn nwyfoldeb yr Iesu mor anghyffredin- 
ül, a’r cyffesiad o liono tnor anmhoblogaidd y pryd hyny, ac 
mor beryglus i’w heinioes, fel na chyffesid hyny gan neb oddi- 
eithr eu bod yn u-ir grediniol o hyny, os nad wedi lierbyn o 
Ysbryd Duw mor helaeth nes cael prairf fod Iesu yn Fab Duw; 
Canys, dy wedir “ na ddichon neb ddywedyd yr Arglwydd lesu 
Ond drwy yr Ysbryd Glân,” ac felly yr oedd y perygl o gyffcsu 
/r Iesu yn amgau digonol y pryd hyny i gadw rhagrithwyr o’r 
Èglwys ; tra o’r ochr arall, y mae poblogrwydd yr Egiwys yn y 
canrifoedd dilynol yn temtio dynion o ddybenion drwg i bro- 
fîèsu eu crediniaeth yn nwyfoldeb yr Iesu, yr hyn a fyddai yn 
ysbryd Anglirist sercli hyny. Ac er na fynem i neb feddwl 
eiu bod yn antmheu cywirdeb y safon a roddai Ioan i’w gyd- 
ueswyr cf' 1 farnu ysbryd Anglirist, etto, ni ddeallwn fod y 
safon liono yn ddigon cywir i ni farnu yr un peth yn 
.awr, o herwydd y gwahaniaeth mawr sydd rhwng yr amgylclt- 
30 [pris \y. 



ÜD'tìOBN 3EIOS. 


4W 

iidau a’n llywodraethant ni â’r rhai a’u llywodraetbent liwynf, 
Mae y camsynied hwn yn niweidiol i’r graddau yr arweinia 
ddynion i gredu am danynt eu hunain, neu am ereill, fod eu 
cyflfesiad o ddyfodiad Mab Duw yn y cnawd yn brawf eu bod 
hwy wedi eu geni o Dduw; yr hyn ni ddichon fod yn wir 
mewn gwlad lle y mae traddodiadau y tadau a’r ysgrythyrau 
wedi dysgu hyn i'r werin yn ddiwahan, a Ue y mae miloedd o 
rai a ystyrir yn annuwiol, yn feddwon, lladron, godinebwyr, a 
pliob drwgweithredwyr, yn cyffesu ar yr un pryd fod lesu yn 
Fab Duw. Ni chredir fod y cablwr wedi ei eni o Dduw yn yr 
ystyr a ddywedai Ioan, tra yr halogir ei enau wrth gymmeryd 
enw yr Iesu yn oler, etto, cyffesa efe ddyfod Iesu yn y cnawd. 
Hefyd os yw eyflesiad o’r Iesu yn ddigonol brawf fod y proffes- 
wr wedi eu cni o Dduw, beth a ddywedir am y rhai a feddianir 
ac a fcddianwyd gan y diafol, ac ar yr un pryd yn gwaeddi, 
“ Beth sydd i ni a wnelom â thi, a ddaethost i’u poeni cyn yr 
amser?” Wele ysbryd yr Anghrist yn cyffesu yma, ac fel y 
clywsom ninnan droion, ddyfod Mab Duw yn y cnawd ; os nad 
oedd eu cyíTesud hwy o houo yn profi eu bod wedi eu geni o 
Dduw, nid y w cyffesiad ereill yn brawf digonol o’u dwyfol en- 
edigaeth hwythau, a hyny y w profî ein gosodiad eyntaf. 

Dicliell o eiddo yr Anghrist ei hun y w hudo i gredu uad 
Anghrist yw neb ond y rhai a wadantddyfodiad Mab Duw, a’i 
ddybenion i’w twyllo i beidio ei adnabod ef yn ei wahanol ddy- 
lanwadau ereill. 

Deonglir y gair Aso-hrist yn gyfystyr â jwrtí-Grist, neu 
groes i Grist, ac, ar briodoldeb y deongliad yna, cyfaddas y 
gelwjr pob ysbryd sydd yn gwrthwynebu cyfraithneu orehym- 
ynion Crist yn Aíip-hrist. A chan fod y neb a wrthwynebo 
weision Crisi yn cael eu hystyried ganddo yn wrthwynebwyr 
iddo Et' ei hun, y mae mwy o Anghristiau i’w cael, gweler, nag 
a feddylia y rliai na chredant fod yr un Anghrist ond a wadant 
ddytbdiad Crist yn y cnawd; a buddiol rhag twylio ein hunain 
ganddo, fyddai cael iawn ddealltwriaeth o dueddiadau ysbryd 
yr Anglirist yn ein hoes a'n gwlad ni. O’r holl ddylanwadau a 
aehosa Anglirist ar blant dynion yn y byd, ni ddichon ei fod 
mor niweidiol iddynt eu hunain, nae i ereill, ag yw ei ddylan- 
wadau ar y rhai sydd neu a fuont yn Eglwys Dduw, — y rhai 
a fwynhasant o Ysbryd Crist ; a pho fwyaf o hwnw a gawsent 



UDGOIÌ.N SEION. 


■471 


os ufydilhant i'r Anghrist. mwyaf niweidiol y’ut, fel y dywed 
Crist, *• Os y goleuni sydd ynoch a dry yn dywyllwch. pa faint 
fydd y tywyllwch hwnw ? Nid yw cydwybodolrwydd dyn, hyd 
y nod yn Eglwys Dduw, yn ddigonol brawf nad Anghrist a’i 
harweinia. mwy nag yw cydwybodolrwydd y gau grefyddwr yn 
profi y gau yn wir ; yr hyn a brawf yr anghen o iawn ddeall- 
twriaeth o ddylanwad ADghrist hyd y npd yn yr Eglwys. 

Heb olrhain yn awr, i’r lluoedd pronon a feddwn o’r fifaith 
maiy diafol, neu Lusiffer, yw yr Anghrist a sonia yr ysgryth- 
yrau am dano, haerwn hyny yn awr, a cheir cyfieu etto i brofi 
hyny, ond odid; ac er mwyn byrdra, crefwn ar y darllenydd 
ein credu hefyd o barthed i’r Anghiist hwnw mai bôd ysbrydol 
y w, o sylwedd ysbrydol a lleawl,— -un a anwyd o Dduw yn y 
nefoedd cyn seiliad ein byd bach ni; íe, a anwyd yn frawd i 
Iesu Grist ac i ninnau ; a’r hwn yn y dcchreuad oedd ddi- 
becliod, yn feddiannol ar fwy o ddoetliineb a gallu na neb arall 
o “ feibion Duw,” oddieithr y “ Cyntaf-anedig. Y “ seren” 
ddysclaeriaf o “ holl sêr y boreu” ond un, sef y “ Seren foreu 
eglur”— ail “ fab y wawr” y priodol elwirLusiffer neu yr Ang- 
hrist; ac yn y nef gyda ei Dad a’i “ frawd henaf’ yr oedd ei 
gartrefle am oesoedd. “ Pa bryd y dechreuodd Satan, ac o ba 
le y daeth ef,” &c., sydd gwestiynau a ddrysant y byd am eu 
hatebion, eithr drwy Ysbryd Crist amlygir i ni ddeclireuad 
Anghrist, ynghyd a llawer o’.i gynllwynion a’i ddichellion. Nid 
oedd yr achos dechreuol o syrthiad y bôd dysclaer hwn amgen 
na meiddio gwrthwynebu cynllun ei Dad a’i Frawd henaf, y 
rliái oedd ei gyfreithlon Lywyddion ef; a’r pechod peryglus o 
geisio ei ffordd ei hun yn hytrach nâ’r eiddynt hwy a’i halltud • 
iodd ef allan o’r nefoedd, “A’r pryd hyny yr aeth efe yn 
Satan,” ebe dadguddiad. Ni ymddangosodd Lusiffer ond gwa- 
haniaeth bam ar y dechreu ynghylch y cynllun goreu i achub 
dyn, yr hyn pe cymmerasai ei argyhoeddi yn ostyngedig, ni 
fuasai amgen na ddangos ei anwybodaeth, debygwn, a thebyg 
iddo gael amser ac ymbiliau taerion i’w argyhoeddi ; eithr 
yntau a falchiodd o herwydd gweled ereill yn ymdrcchu gydag 
ef — a’u diystyrodd, ac a elai yn fwy ystyfnig yn ei bwnc, nes y 
digiodd wrth ei Lywyddion, ac yna efe a geisiodd godi plaid 
ddigon Uiosog i ddial arnynt. Y ffordd gyfrwysaf a gymmerodd i 
byny oedd, i çodi tosturi mewn ereili tuag ato ; un mor ddoeth 



<72 


CDGORS SEIOÎÍ. 


— mor ucliel a chyfiawn ag ef yn cael ei ifelhau, ac j'ntau yn 
cynnyg gwneyd cynllun i acliub pawb yn ddiwahan, tra eí 
wrthwynebwyr mor angliyfiawn ac annhrngarog â gwneyd 
cynllun i achub yr edifeiriol yn unig, a’u bod yn bwriadu cospí 
yn dost y pechadur truan nad edifarhauai a gwneyd fel y ceis - 
ient hwy. Rhyfedd mor hyawdl y darlithiau dros ei system a’i 
ddoetliineb ei liunan— syndod mor drugarog a duwiolfrydig 
oedd efe, ac inor annhrugarog yr oedd ei Dad a’i Frawd! Efe 
oedd ar y iîordd gywir, bid siw r r— trugaredd yr oedd efe yn 
ei bleidio, ac amddiffyn cyfiawnder yr oedd. Ac y mae y ffaith 
o’i fod wedi proselytio un o bob tri o holl feibion Duw i’w gan- 
lyn ef, yn profi ei fod yn gyfrwys, ac yn fedrus a diwyd : nid 
bodau anwybodus yn unig a dwyllai, ac nid ydym yn barod i 
addef eu bod hwythau yn fwriadol i ryfela yn erbyn cu Tad, 
eithr wrth godi trueni y'nddynt drosto ef, dechreuasant gydym- 
deimlo ag ef, ac i’r grddau y credent ei ganigyhuddiadau ef yn 
erbyn eu Tad a’u Brawd heuaf, hudid hwythau i gyd-weled, yr 
liyn a barai iddynt hwythau golli Ysbryd y goleuni yn raddol, 
ac i’r graddau y coeiient ystoriau yr Anghrist. A thra thebyg 
y defnyddiau y tfaith o’i fod ef wedi bod yn eu cyfeiìlacb yn 
fwy nagereill, ei fod eí yn deall eu holl ddirgelion a’u bwriadau, 
gyda deheurwydd i beri i’w hudolion gredu fod ynddynt 
ryw anghyfiawnder gwrthun na wyddai y Ueill am dano, eithr 
os dilynent hwy ef, y byddai efe yn chumpion rhyddid iddynt, ac 
y caffai pawb ei ffordd ei hun, &c. 

Ilawdd y gellir beio ysbrydion mor ddeallus am gymmeryd 
eu hudo i gredu y fatli un â Lusiffer; eitlir pan ystyrier y fath 
ddylanwad oedd ganddo, a’r gred a greodd, mai pleidio eyf- 
iawnder yr oedd — na ddangosodd efe ei hunan yn ei Jiw priodol 
iddynt, hawddach yw cymuiery'd rhybudd ì beidio gwrando 
arno ef yn gyffelyb yn awr. Wrth roddi clust o wrandawiad, 
arno y collasant hwy, canys arddangosai liyny ddrwg-dybiaetíi, 
neuoleiaf ammheuaeth ei fod ef yn dweyd y gwir, a thrwy 
wrando arno mewn dim addywedai y digiasent hwy Ysbryd y 
gwirionedd oddiwrthynt, ac yna gogwyddasant eu barn o’i 
blaid ef, ac yn erbyn eu Tad a’i Unig-anedig. Ai tybied nad 
oeddynt hwy yn gydvrybodol? Ar y dechreu credwn eu boil; 
eithr wedi gweled dyben eu blaeuor i ryfela, dichon eu bod, neu 
lawer o honynt, yn rhy falch i blygu, ac y mynent weled y 



CDGORS SEION. 


4?:? 

gẅaetlinf. L!e y dylasent liwy ddeall, mai, os oedd ef yn caei 
cam, nad gwerin lywodraeth oe id yno, ae felly nad liwy, ond eu 
Llywyddion oedd i farnu y rnater, a'i fod yntau yn dangos 
gwrtliryfel yn eglur wrth ddweyd ei gwyn lle nad allasai 
wnej'd un daioni, ond drwg dieithriad i bawb ; ei fod wrthgodi 
plaid yn dangos ]l ; d a dial, yr hyn, pe dim arall, a ddylasai eu 
rhybuddio i beidio rhoddi clust o wrandawiad i un gair a ddyw- 
edai — eu bod yn rhyfygu, ac mewn perygl drwy wrando o gyd- 
ymdeimlo, yr hyn a fagai gydsyniad cyfartal i wrthryfel. F.ithr 
amlwg yw i ni mai y pechod o oistedd mewn barn ar, a gwrth- 
ryfela yn erbyn ei Lywyddion oedd prif nodwedd Anghrist — 
ei beehod dechreuol— ffynnonell darddiol pnb dnvg arall a fu 
erioed — y llithrigfa i’r Jehenah— portli ufFern, a'r wers olaf a 
gwaethaf a ddysgódii nac addysga yr Anghrist i greadur yn yr 
ysbryd nac yn y corlf. Gwrthwynebu yr Offeiriadaeth a’i gyr- 
odd ef a’i ganlynwyr “ i dywyllwch o dan gadwynau hyd farn 
ydyddmawr;” ae i'r graddau ag yr ufyddheir i'r un ysbryd 
yr arweinia i’r un dynghed yn ol graddau gwybodaeth a man- 
teision i ddeall gwell. Wedi colii yr amcan a cliael ci ailtudio 
o’r ncf. digon tebyg y cysurai ei bleidwyr drwy ddweyd mai eu 
braint oedd cael gwared o le mor ddrwg â’r nefoedd, ac oddi- 
wrth ormeswyr mor anghyfiawn â’r rhai a Iywyddai yno ; a 
rhyfedd fel y bygythiai i ymddial, — y mynai efe gael eu penau 
i lawr, — y dangosai efe nad yr Iesu. ond efe ei hun, oedd y 
teilwng îachawdwr i fod, ac y mynai cfu y deyrnas a’r llywod- 
raeth ar y ddaear, & c. Ac ni synem cliwaith os na thwyllai ei 
flaenoriaid i ddysgwyl llwyddiant a swyddau uchel o tan ci 
goron ef. 

Onid gwers fuddiol i bob un o blant Duw ei dysgu yn awr 
yw ufydd-dod i Offeiriadaetii Crist, gan fod pob gwrthryfel yn 
ei herbyn yn tarddu oddiwríh Anghrist? Eglur ywyr arweinia 
y neb a'i gwna at yr Anghrist ei hunan. Nid yw cydwybod- 
olrwydd y eyfryw, mai pleidio cyfiawnder yw eu dyben, yn 
osgus mwy digonol nagyr oedd cydwybodolrwydd yrysbrydoedd 
a bleidiasant yr Anghrist yn ougwaredu hwytbau oddiwrth ei 
gospedigaeth yntau. I’r rliai a ddealiant mai ufydd-dod i’r 
Offeiriadaeth a'u ceídw i fywyd tragywyddol, dylai fod yn 
•hunan-eglur o’r ochr aral! mai gwrthryfel yn ei herbyn a’i 
gyra Iiwynt i’r farwolaeth dragywyddol. Dichon dyn syrthio 



■474 L’DGORN SEION. 

i aml bwll a chyfoJi, a chael ei lithro i bechodau gwarthus ac 
edifarliau, eithr ni wyddom am bechod anhawddach i gael 
gwared o’i ddylanwad, na gwaeth nag yw gwrthryfel yn erbyn 
yr Offeiriadaeth. Hwn yw boncyfl' dechreuol y pecliod anfadd- 
euol ; gan mai am y pechod hwn y rhoddwyd y drydydd ran 
o angylion y nef dan ddedfryd o gospedigaeth dragywyddol, 
amlwg yw mai pechod anfaddeuol yw; a bydd y gosp am dano 
yn gyferbyniol i’r graddau o oleuni a feddai y troscddwr cyn 
liyny; a bydd dylanwad y rhywogaeth anghristaidd hyn arno 
yu gyfystyr o ran ei rym i liyny, a dengys ei liun yn ei ddigof- 
aint a’i elyniaeth, nid at y rhai gwaethaf, ond at y rhai garrn, 
eithr a gam-fernir ganddo ef yn waethaf, o herwydd bydd efe 
fel dyn yn y clefyd melyn, arn y bydd ei lygaid ei hun yn felyn, 
dywedir yr ymddengys pawb yn felyn iddo ef ond ei hunan, a 
rhyfedda pa fodd y gall neb ei ammheu yn yr hj’n sydd mor 
eglur iddo ef. Felly ei dad anghristaidd a ryfeddai na fuasai y 
ddwy ran o’r tair ereill yn y nef yn eydweled ag ef mewn ang- 
liyfiawndcr mor amlwg ag â wnelai Micliael a’i lu ag ef! Dy wedir 
mai tywailt gwacd gwirion yw y peehod yn erbyn yr Ysbryd 
Glâu, beth ond awydd i dy wallt gwaed, pe y gallasai, oedd dy- 
ben yr Anghrist yn eodi rhyfel yn y nef ? Onid yr un ysbryd 
ag a ddiorseddai Dduw, a wnelai liyny ar gost pob peth, a phe 
gallasai ladd yr oll, diau y gwnaethai hyny; felly y gwelir 
syched am waed y rliai a feddant yr Off'eiriadaetli yn y rhai a 
lyngcant yr ysbryd hunan-gyflawn hwn, yn eu digofaint atynt, 
eu cam-gyhuddiadau yn eu herbyn, a’u hawydd i godi plaid 
drwy dduo cymmeriadau eu gwell, a cheisio drw , liyny, Lusi- 
flfer debyg, i ennill dylanwad o’u plaid eu liunain, a’u hunig 
ddyben y w, gwadant a fynont, boddio ysbryd dialgar, costied a 
gostio, ac i'r graddau y byddo, syclieda am waed gwirion; nid 
gwaed yr euog' na’r drwg ddyn a’i boddia et’, eithr po dduwiolaf 
yr aberth melysaf oll i’w enau ef fydd dyferiad o waed ei galon. 
Ha wyr! ai llefaru ar antur yr ydym? A feddylir ein bod yn 
paentio Uun creadur dychymygol? Sicr ydym o’r hyn a ddy 
wedwn, onid yw y lloriau a welsom wedi eu rhyddio â gwaed 
merthyron duwiol — onid y w archollion gwaedlyd a chelaneddau 
ei laddedigion ef o flaen llygaid ein meddwl, tray ceisiwn ddy- 
noethi peth o ysgelerdra yr ysbryd hwn! Ydyw, mae y drych 
fyth o flaen ein llygaid, Ue y gwelwn etto fel y gwelsom, y rliat 



UIHSCntN S1ÍI0N. 


475 


'rmryaf rbìth-grefyddol a hunan-gyfìawn yn hlaenori miloedd 
<o bethan tebycach i Anghrist ei hun nag i ddyuion, yn rhinc- 
ian dannedd, ac yn ymgynddeiriogi am gael gwaed calon y 
■dynion goreu a feddai ein byd! Ai tybied y galiwn gamsynied 
yr ysbryd hwn ar ol yr holl enghreifftiau hynod a welsom? O 
na, dioîch i’r Duw a wrthwyneba efe, nid ydym ni heb adnabod 
ei ddichellion ef. Do, gwelsom lofruddio ein l’rophwyd, tra i 
gwynebau hirion bioeddient y n uchel maî ymrtfyn cyfìawnder y n 
unig yr oeddent liwy, ac nid gwrthryfeia yn erbyn yr Offeiriad- 
aeth. 0 na, meddent, nid ydym yn awgrymu dim yn erbyn yr 
Eglwys, or.d yn erbyn y cam a wneir â’r Eglwys. Bid siwr, eu 
bod hwy yn gymmaint amddiffynwyr i’r Eglwys ag oedd eu 
tad, sef yr Anghrist, yn bleidiwr i’r nefoedd tra yn gwrtiiryfela 
yn erbyn ei hawdurdodau gorucliaf. Ond pwy yn ei bwyll byth 
a’i coeliai? 

Un o brif nodau Anglirist yw ei broffes, nad yn erbyn yr 
Offeiriadaeth, eithr mai yn erbyn personau yr ymladda efe, a 
hyny, nid o herwydd eu daioni bid siwr, os coelir ef. Felly y 
deallir nodwedd eutad yn ei blant yn awr, yn fwy duwiol frydig^ 
ac yn meddu mwy o Ysbryd Duw nag erioed, meddant, tra yn 
gweled eu llywydd yn rhy annuwiol i fod yn yr Eglwys, 
chwaethach yu llywyddu — gwelant eu hunain yn addasach i’r 
swydd o lawer. Etto ni wrthryfelant yn erbyn yr Offeiriad- 
aeth er dim, eithr proffesant drueni mawr fod y fath fodau yn 
gwarthruddo yr Eglwys, &c. O, adwaencm, ni a adwaenom 
ei ystranciau yri burion, heblaw yr hanesion a ddarllenwn yn 
yr ysgrythyrau am ei ddichellion hyn drwy yr oesau mynedol, 
y mae profiadau o’r hyn a welsom yn yr Eglwys hon yn profi yn 
ddiammheuol mai jfaeleddau pe’-sonau y w prif faniar ryfelawg 
Angi’.rist yr oes hon. Pa ddyn gwell yn ei oes na’n diwedd- 
ar Brophwyd duwiol, a’n Patriarch, etto pa ddynion er sefyd- 
iiad y byd, oddieithr eu Mheistr ei hun, a fuont y fath graig- 
rwystr a maen tramgwydd i ragrithwyr coel grefyddol ? Onid 
oedd rhywrai beunyddiol yn estyn eu bysedd at eu ffaeleddau? 
Ac etto, oni churodd pob un ei ymenydd allan a ymgynnygiodd 
symmud y maen tramgwydd hwn? Do, ac aethant oll yn eu 
tro yn ysglyfaeth i’r Anghrist a’u harwainiai, a phrofasant mai 
rhitli oedd eu proffes fawr i gyd. 

Ehybuddied hyn oll ni i ofalu bod yn gyfiawn o Ysbryd gos- 



4T6 


UDGOR.N SEION. 


tyngedig Crist, fel na ymchwyddir ni gan yr Anghrist, i ryfeìa 
yn erbyn yr Offeiriadaeth. 

. Y Golygydd. 


NEWYDDION DIWEDDAR 0 WERSYLL Y SAINT. 

Kansas , Melieün , 13, 1854. 

Anwyl Riaint, — Diehon fod amryw chw_dlau anwireddus yn 
cael eu taenu am yr Ymfudiad presennol; felly, fel y byddo 
eicl) meddyliau yn dawel, cymmeraf fy ysgrifell i’ch liysbysu 
ychydig o’m helynt. » * * * 

Yr ydym yn gwersyllu yn bresenol ar ran o'r gwastadedd a 
fwriadwn deithio drostynt, yn agos i sefydliad a elwir West- 
port. Dywedaf na fuom erioed mor diiedwydd. ae am y daith 
lion, pleser-daith ydyw hyd yma. Y mae Sarali a minnau a’r 
plant yn mwynhau gwell iechyd nag erioed. Y mae pawb yn 
y gwersyil yn mwynhau iechyd da, ac yn dra chysurus gyda’n 
gilydd. Y mae John a David Nicholas a’u tad, Josepli a Ruth 
Evans a’u plentyn, James Lewis a Betsy, Wm. Williams o’r 
Eelinfoel a’i ferch, a David Lewis, Penbrey, a’i wraig, oll yn 
iach acliysurus, ac y mae Mrs. White wedi myned yn fercli 
ieuanc yn ein plith. Biin genyf yw eicli liysbysu fod Henry 
Davies, Cook-shop, Caerfyrddin, a’i wraig wedi marw. 

Cly wsoch lawer am ymddygiad yr Indiaid tuag at y teithwyr, 
eu bod yn lladd a bwyta y Saiut, ynghyd ac ereill sydd yn 
teithio dros y gwastadedd hyn ; yr wyf wedi bod yn eu plith 
amryw weithiau, ac y mae yn dda genyf allu dweyd am danynt 
na chanfyddais erioed bobl mor ddiniwed ag yw yr Indiaid. 

Gobeithiaf y bydd i’r llinellau hyn i'cli cael i gyd yn iacl), ac 
y gwnewch brysuro i ddyfod ar ein hol. Fy nghofion at Lewis 
y Saddler, David Bowen, Wm. Thomas Benbrey, a’r Saint yn 
Llanelly. Hyderaf fod llawer o drigolion Llanelli wedi ufydd- 
liau i'r efcngyl cyn liyn, trwy ddyfod yn Saint. 

Mi aderfynaf yn awr, ond carwn i chwi gofio ein bod ni, yn 
nghyd a pliawb sydd yn y gwersyll yma, yn ddedw^-dd, yn gys- 
urus, ac yn iacli. 

Ydwyf yr eiddoch yn garedig, 

R. G. Evass- 


TJDGRON SEION. 


4 


U D G 0 lì iS T S E 1 0 jN t , 

> hU 

Äcrrn p *amí. 

DYDI) SADWRN, AWST 26, 1854. 

Ymwelüd y I,i.y\vvdd D. Spencer a Chvmru.— 51ae y 
gwaith d wy fol ar ei gynnydit yn y parthau hyn; cawsom y 
pleser, ynghyd a’n parchus Lywydd Spencer, o ymgyfarfod & 
thorf liosog o Saint, a thrigolion serchus Pontytypridd wrth y 
“ Gareg Siglo,” ar Sul y I3eg o’r mis hwn. Er fod y tywydd 
wedi troi yn fradwrus, cafwyd gwrandawiad parclius dieithriad 
trwy y dydd, a chafwyd liwylusdod da i draddodi y genadwri 
ddwyfol gan amrywiol o Henuriaid cartrefol a phelìenig. Caf- 
wyd caredigrwydd hir-gofus gan y Saint siriol yno, trwy eu 
haelioni i ddieithriaid. Hyderwn fod mawr ies wedi eae! 
ei wneutliur y tro hwn oddiar hen y ‘ gareg siglo ;’ o leiaf, caf- 
wyd ei hadleisiadau hi o blaid gwirionedd, a gogwyddai ei plien 
o dan wadnau traed gw'eision Duw, fel i arwyddo ei llawenydd o 
fod Duw wedi danfon etto genadwri i’n gwlad, a bod y ‘gareg 
siglo’ yn cael yr anrliydedd o fod yn bwtpud i’w thraddodi- 
5Vedi y cyfarfod dau o’r gloch, bedyddiwyd tri, a chafwyd 
gwrandawiad astud ar lán y dwfrj ac yn yr hwyr hefyd yn 
Trefforest, mwynheid helaethrwydd o Ysbryd yr Arglwydd 
gan y Saint, a sobrwydd gan yr oll. 

Dydd Llun cyfarfu y Llyw’ydd Speneer a ninnau â Uoned 
Neuadd y Cwmbach, o bobl siriol yn cadw “ Cariad Wledd,” a 
rnawr y llawenydd oedd genym o weled drwy eugweddeidd-dra 
a’u gwynebau serchus, nad balchder na gwagedd, ond mai ear- 
iad calon at wirionedd oedd eu gwledda, a melys gyd-wledda a 
gawsom ar ddanteithion gwirioneddau y nef, a hyfryd beior- 
iaeth a clianiadau Seion. 

Mawrth, yn Aberavon, cawsom Neuadd yr Odyddion yn or- 
lawn o wrandawwyr, hynod o foneddigaidd ar ddarlith, am awr 
a hauner, y.i profi pwy yw Anghrist, ei enedigaetli, ei acliau, 



478 


ÜDGORN STÍION. 


hynodion ei gymmeriad, rhyfelgarwch ei einioes, ei garchariad, 
•ci ryddliâd, ei farwolaeth a’i gladdedigaeth olaf, &c. Ar ol 
'hyny, cafwyd sylwadau dyddorol yn Saesnig gan y Llywydd 
Spencer, ac ymddangosai pawb fel pe wedi eu llwyr foddloni; 
a.'.awsom y pleser hefyd o gyfeillach amryw frodyr Llywyddol ar 
y Gynnadledd, a hen gyfoedion yn y gwaith gogoneddus hwn. 
Boreu dranoeth dilynid ni gan rai a ddewisient i nieu bedydd- 
io, eitlir ereill alwadau a’n gorfodent i roddi y fraint hono i 
ereill, ac i ymadael gyda y boreu gerbyd i Abertawy. Wedi 
treulio amser hyfryd yno. aethom dranoeth i Lanelli, Ile yr 
oedd dysgwyliad am danom gan y Saint, a Ilawenydd gan yr 
oll ein gweled a'n clywed. Fel, ar ol cylchdro byr fel yna, y 
mae yn Uawenydd genym fod ein Llywydd hynaws o’r un 
feddwl â ni yn mliob peth, ac yn gallu cyd-lawenhau yn 
llwyddiant achos Duw, ac yn ffyddlondeb a diwydrwydd y 
Saint i rybuddio y byd, i ymryddhau o bob dyledion, ac i 
wneuthur pob darpariadau ereill a allant erby n amser yr ymfud- 
iad. Yn y Dref hon y Sul liefyd, ymgrynhodd y cangenau 
cylchynol, ae fel calon un gwr gellid credu eu bod yn gwledda 
ar bob dysgeidiaeth a gawsant, ac mewn cariad, cyd-ymgymun- 
•odd caunoedd ; ac ymgrynhodd braidd loned y Neuadd yn yr 
hwyr, i gael clywed, Pwy, a pha fath un yw Anghrist! achefyd 
i glywed darlith dcìyddorol y Llywydd Spencer yn Saesnig yn 
■olaf, ac hyderir y bydd ei addysgiadau gwerthfawr, yn enwedig 
yn erbyn athrodi ac ysbryd cyhuddiadol, yn cael eu priodol 
-effaith, sef i alltudio y fath anghristiaeth allan o Eglwys Crist 
ar frys. 

Sir Fynn-y . — Ceîr aewyddion cysurol am Iwyddiant yr efeng- 
yl gan y Llywydd Giles ac ereill, a chryu ymdrech i ddos- 
iparhti traethodau. 

Sú Gaer/yrdclin . — Gwneir ymdrech adnewyddol gan y brodyr 
yngliyd a’r gwirfoddiaid a aethant i'r Gynnadledd hon yn ddi- 
weddar, a dysgwylir cynheuaf helaeth oddiwrth eu llafur, sef 
•ilu o eneidiau i addoli Duw, a chynnifer o berlau yn nghoron 
yr Iesu yn ychwanegol. Efyddlondeb! wrol filwyr yn myddin 
yr Eneiniog, a grymusach weithredoedd gwir ffydd a faluria 
gestyll y bradwr, ac a ddiorsedda yr archelyn cyn hir. Diwyd- 
rwydd! a fyddo yn brif nodwedd ein cymmeriad— -yn ffaith i 
áiroû nad oes ond byr amser i rybuddio, ac y fod dydd y d'ial 


CDGORN SEION. 


479 


wrtli y drws. Uchel floeddier, ynte, gadfridogion byddin Iesu 
— yn onest riiybuddier ddeillion pob bro gan welcdyddion y 
dydd, fel cu hachuber. 

Meúionydd.—CyswTÌT ni trwy lythyrau y Llywydd J. Davies 
o’r Gynnadiedd hon yn ddiweddar, yn liysbysu diwydrwydd y 
swyddogion a’r gobeitliion a fedd am lwyddiant. Y mae yno 
amryw wirfoddoliaid ffyddlon yn ei gynnorthwyo, a niawr 
anghen am ychwancg. Bu yr Henuriad Isaac Bees yn ddiwyd 
iawn yn Llanidloes, a phleser yw clywed ei fod wedi dechreu 
bedyddio yno, a chanddo addewidion am ychw r aneg yn fuan. 
Mae y brodyr II. Barry, Ajax, a Lewis hefyd yn brysur yn hau 
yr hâd da yn y dolydd breision liyny, a gweddiwn ar i wlitli y 
nef ei wlychu, fel yr egino yn fuan, ac y caffo y brodyr hyn- 
aws ag ydynt yn hau mewn dagrau yn awr, ynfuan ddyfod 
inew-n gorfoledd gan gludo eu hysgubau i’r ysgubor, dan ganu 
caniadau Seion hoff. Dysgwyliwn glywed ychwaneg o newydd- 
ion da oddiyno cyn liir. 

Goyledd . — Drwy lythyrau diweddar oddiwrth ein hanwyl 
Gynghorydd Daniels, y Bugail Barry, R. Roberts, & e., ccir 
tystiolaethau cyd gordiol am lwyddiant gwaith Duw r yno, er 
gwaethaf pob gwrthwynebydd ; ac megys yr ynigrafanga 
gwraidd y dderwen ddyfnach daear po ífyrnicaf yr ysgydwa y 
corwynt ei frig, felly y Saint a ymglymant yn dỳnacli am eu 
crefydd a’u Duw po erchylla yr ymgeisia pob uflernol chwâ eu 
chwythu ymaith — gwyddant mai yn yr undeb y mae eu 
bywyd. Bedyddiryma a thraw, meddir, a g. ellhâ yr argoelion, 
mwynha y Saint ddoniau yr efengyl yn nerthol mewn manau, 
ac y mae galwadau taer am gynnorthwy i bregethu mewn am- 
ryw fanau nad oes neb i’w hanfon yuo. Mae galwad daer am 
Lywyddion mewn manau! Frodyr y deau ynta, pwy a aiff ctto 
i’r maes tua Siroedd Môn ac Arfon? A oes rhywun yn am- 
mlieu mai dyna y ffordd ncsaf i Seion? Yua eled yno i dreio, 
a thorred y ddadl ei hunan ! 

Newyddion o Siam . — Ni a roddwn yn ein rhifyn nesaf 
iythyr ein hanwyl Frawd I.udington, yr hwn a grca gydym- 
deimlud yn mhob calon onest a dynol a’i darllena, a sugna ei 
gyflwr a’i sefyllfa unigol, amddifad a phellenig, ochenaid i’r nef 
ar ei ran, ar i’r Duw a’i danfonodd yno ei amddiffyn rhag 
pob peryglon, a’i nerthu ef i gyflawni ei waith. Y maa 



480 


ÜDGORN SEION'. 


gandJo un ej'sur yno ag sydd yn peri yr anghysur gwaetlmf i 
ni braiJd yn y wlad ‘Gristionogol’ hon. sef na fydd y Brenin- 
oedd a feddant gynnifer cannoeJJ o wragedd eu hunain, fel 
DafyJJ, Solomon, ac ereill gynt, mor elyniaethus â cheisio ei 
ladd am bregethu athrawiaeth Abraham, niegys y teinila y 
Zealots yma a honant fod yn blaut i Abraham i wneutlmr â ni. 
Esgyned gweddiau y Saint i’r nef at eu Tad bennydd ar ran ei 
weision a gymmerant, fel hwn, eu heinioes yn eu Ilaw, ac a 
droediant gonglau pella y byd i draddodi eu cenadwri. Duw y 
Ner o’u plaid a fo, ac a ad-dalo i’w cynnort’uwywyr ar eu 
canfed. 

}r 1 Udgorn' — Diolehwn i'r brodyr sydd yn cynnyddu rliif 
cu IIudgorn, gwaith canmoladwy yw ; eithr nyni a gawsom 
lx-tll siom, o herwydd na 1 oes neb, hyd yn hyn, wedi dwblu 
eu rhif i’w gymmeryd yn rff/ícy-wythnosol! Hawdd y gellid 
gwneyd hyn am yr un arian ag a dalent am un pan yn wytli- 
nosol ; lledaenu ei gylchrediad y w un o ddybenion y cyfnewid- 
iad, ac hyderir yr ymegnia pawb i hyny. Esgusoda rhai eu 
Iiunain am eu bod yn awr yn ymdreehu talu yr lien ddyled, ac 
yna y cynnyddant eu rhifedi, da yw hyn, a gwell liwyr na 
hwyrach, etto na esgeuiuser un cyfleusdra i'w ddosparthu. 

Crefwn sylw llywyddion i weled na fyddont yn rlic ieg i 
ddyled, eit'nr ar fod yr arian yn treiglo i’w swyddfa bertliynol 
yn fuan. 


ANNERCHIAD Y LLYWYDD SPENCER AT Y SAINT 
YN NGlIYMliU. 

A eifìeitliiwyd san W.n. Lfwis 

Anwvl Fuodyr,— 'Wedi cyrliaedd i’cli plith, yn unoladym- 
uniad Jolin Joncs ac ercill, trwy y Llywydd Richards, i roddi 
iddynt ail-arholiad o aniryw gyhuddiudau a ddygent yn erbyn 
y Llywydd I). Jones, achubaf y cyfleusdra presemiol i gynnyg 
i chwi yehydia eiriau o’r fath gyngboriou a ddadguddia Ysbryd 
y gwirionedd i mi. y rliai afydd yu wasanaetliyddol i’eli ileshàd 
a’cli cynnydd yn nheyrnas ein Iluw ni. Gan fy mod y n caru eich 
lles ae yn dymuno eicli Uwyddiant. caniatewch i mi eich 
liadgoffa o’ch temtasiwnau a’eli deniadau oddiwrth y Uwybrau 
a arweini.mt i fy wydau diderfyn,— i gyflawn fwynhal o’oa rai y 


UDGORN SEIOIf. 


481 


mae cariad ac undeb yn briodoleddau anbebgorol ; beb y cyntal’ 
nis gall yr olaf fodoli, gan inai ei gyfreithlon gydymaith ydyw. 
Cariad Duw yn nglialonau pobl yw blaenaf, mwyaf, a goreuaf 
rodd y nef,- blaa cyntaf yr lnvn a lanwodd ein calonau â 
mawrygrwydd, ac a hyfryddwch a llesmair llawenydd, — annys- 
grifedig gorífolaeth o wynfydedigrwydd. A gawn ni y rhai a 
dderbyniasom flaenffrwyth cariad dwyfol, a’r nef yn ddeehreuol 
eisoes yn ein mynwesau ein hunain, amddifadu ein hunain o'r 
nefol anedig briodoledd, trwy roddi ffordil i ddylanwad gwrth- 
wynebol gelyn ein heneidiau? a gaiff ein galluoedd ni y rhai a 
fuom demlau neu breswylfod yr Ysbryd santaidd, eu gwneyd 
gan bechod a throsedd yn ffau ysbrydion gwrthryfelgar? 
Frodyr, ni ddylai hyn fod, nid felly y dysgasom ni Grist. Tra 
ar y naill law y tueddwyd fy nghalon i lawenhau yn fy ymwel- 
iadau yn mhlith rhai o honoch, wrth weled naturiol dywalltiad- 
au Ysbryd y nefoedd i glymu eich caionau mewn cariad ac 
undeb, cefais ar y llaw arall achos i wylo, wrth ganfod hiliog- 
aeth y gelyn, ysbryd gwrtliryfel, yn rhy eglur i’w gam ddeall ; 
oddiwrth ddylanwadau dinystriol yr hwn y dymunwm eich 
gwaredu, fel oddiwrth hylif llosgt'äol mynydd tanllyd. Yr ys- 
bryd a wnai mewn unrhyw achos, o dau unrliyw amgylchiad, 
eich cynhyrfu i gasäu, ceisio gwallau, a gwrthwynebu unrhyw 
awdurdod yn niieyrnas Dduw, sydd yn effeithiol wrthryfel yn 
erbyu pob awdurdod, o herwydd anhebgorol unoliaeth yr OS'- 
eiriadaeth: ni ddichon j fatli ysbryd fod o Dduw, ac ni wna un 
lleshàd i cliwi pe gwrandawech arno holl ddyddiau eich hein- 
ioes; eithr i’r gwrthwyneb, ysbryd yr un drwg ydyw, ac ar- 
weinia i dywyllwch, ac i ddystryw os dilynir arno; am hyny, 
annogir chwi gan un a gara eich lleshâd mwyaf, i alltudio o’ch 
meddyliau, i sathru o dan eioh traed, O cliwi Saint Duw, bob 
ysbryd a godo ci beu yn erbyn yr aw'durdodau, a wrthryíela yn 
erbyn yr Offeiriadaeth a osodudd Duw i lywyddu arnochjhunan- 
les, heddwch presennol, a dedwyddwch tragywyddol a’ch cym- 
hello i buro eic’u calonau oddiwrtli bob rbywiogaeth o wrtbgil- 
iad, p.i un bynag ai mewn enllibo, eeisio gwallau, cyhuddo, 
neu wrtbwynebrwydd cyhoeddus, canys byddwch sicr fod ym- 
wneyd â hyny yn cliwythu fllam ynoch, yr hon o'r diwedd a 
lwyr ysa y babell a’i maga. 

-Mae yu wir ua fydd gau gyhuddiadau bytli yn brin am ffug- 



482 


UBtìOIÎN SEIOJ. 


ìadau ao esgusodion, ac ni fydd y rliai hyny yn erbyn yr 
Offeiriadaeth, meddant, eithr yn erbyn y person a’i ruedda ; ei 
bleser yw pentyru, dyfeisio, a lledaenu rhyw ddrygau tybiedig 
yn yr Oífeiriadaeth, yr hwn, fel yr ymblesera i dreiglo.yn 
mlaen, fel pelen o eira dreigiiedig, a ymgasgla ddigonol allu a 
sylwedd i lethu ei threiglwyr i farwolaeth. Iiewisa y cyfryw 
ysbrydion un o oreuon eneiniedig yr Arglwydd yn nôd, ac ato 
ef yr ergydiant eu cyhuddiadau yn genfigenus, r.es yn y 
diwedd y syehedant am waed gwirion, yr hyn a ddiwedda yn 
bechod yn erbyn yr Ysbryd tìlân. 

Frodyr, gywiiwch rhag y dylanwadau rhith-dduwiol a choel- 
grefyddol yna, eu tuedd yw dinystrio pawb a arweinir gan- 
ddynt. Dichon yr esgusoda rliai o lionocli eich liunain, o hcr- 
wydd i Pugli neu rywun gam arfer y gallu uchel a santaidd a 
roddwyd iddynt. Ystyriwch fod i ehwi nid yn unig oddefiad, 
eitlir fod yn ddylcdswydd arnoch i fod yn wyliadwrus, rhag 
y eam-arweinir ciiwi. Wrtli y cyfryw dywedat’, ni osododd 
yr Arglwydd chwi yn farnwj r ar eich swyddogion Lly wyddol. 
Ymddibyna eich iachawdwriaeth ar eicli ymlyniad wrth eu 
dysgeidiaeth ; gofynir eieh cyflawn ymddiried ynddynt, a’ch 
ufydd-dod parotaf iddynt. Y cyfryw a chwilia am ddrwg, a 
fradycha ei dybiaeth o fodoldeb drwg, a pharotoa ei galon 
ddrwg i’w ddychyinygu llc nad yw, tra y cuddia gwir gariad, 
sydd yn dylifo oddifry, liaws o bechodau. Cadwch drefn, canys 
nis gallwch wella trcfn y nefoedd, yr hon a roddwyd er pcr- 
ffeithiad y Saint; pe troseddai ticli swyddogion, darparodd y 
drefn hono feddyginiaeth, — brawdie wirioneddol, yr hon a gym- 
hwysa gamweddau y cyfryw. At hono apeiiwch, ac nid byth 
at dafod enllib na chydymdeimlad cyfaill, brawd, na neb arall. 

Wrth ddadwreiddio y drwg felly, fe’ch bendithir; wrth war- 
adwyddo neu hau hadau gwrthryfel yn erbyn yr Offeiriadaetli, 
eich meddyliau a dywyllir, cyfarfyddwch ag anghymmeradwy ■ 
aeth y nefoedd, ei gŵg a ddua eicli awyrgylcli, ei tharanau a 
arteithia eich cydwybod euog, ac ni adnabyddwch heddwch a 
dedwyddwch 

Ni chyfiawnhà eicli cydwybodolrwydd chwi yn hyn, mwy 
nag y darfu i gydwybodolrwyfld Saul santeiddio erlidiad y 
Saint. Fod ereill yn dw'eyd y naill beth a’r llall, ni chyfiawnha 
chwi am ymuno â’r hue and cry, fwy nag yr esgusododd poblog- 


DDGORN SEION. 


48 » 


rwydd y waedd “ Ymaith ag Ef, croesheeHwch Ef,” yr Iudd- 
ewon rhag cospedigaeth llofruddiaetli. Gyda llawer o ofid yr 
wyf wedi gwylio llwyddiant yr anghenfil amì-benog hwn 
mewn rhai partliau o’cli gwlad chwi ; anfoddlona yr Arglwydd 
wrth y rhai a’i llochesa. Gan hyuy, frodyr, yn enw yr Ar- 
glwydd, deisyfaf arnoch i osod y drwg hwn ymaitli o'cli plitli,. 
a’r cyfryw a Iefaro yn anghyfraithlou am yr Offeiriadaeth. nid 
oes ganddo ran na chyfran yn y deyrnas, a dylid ei amdditadu 
o’i breintiau santaidd 03 parha felly. 

Gan fod dyledswydd yn fy ngalw ymaith oddiwrthych etto, 
dymunaf adael yr anrlieg hon gyda chwi. Ystyriwch hi yn 
ddwys, a cliaffer chwi bob amser yn hoflf 0 lefaru daioni, ac nid 
drwg, am eich brodyr, yn enwedig am yr Oífeiriadaeth, y rhai 
ydynt yn gweinyddu bywyd ac iaciiawdwriaeth i chwi, ac yn y 
gwneuthuriad 0 hyny yr Arglwydd a’ch bendithia yn oludog. 

Mewn perthynas ag ail-wrandawiad achos Jolm Jones, ae 
ereill, a nodwyd yn flaenorol, dyledus y w i’r Lly wydd D. Jones, 
a pliawb o honoch, glywed genyf mai wedi gwrandawiad am- 
yneddgar am Iawer o oriau, o’r oll a allasai, neu a wnaeth ei 
gyhuddwyr, racanu yn ei erbyn, a daugos dymuniad awyddus 
i’w euogi, da yw genyf allu dweyd iddynt hnjr fethu a phrofi 
unrhyw gyliuddiad, na throsedd ynddo 0 un gyfraith i Dduw 
nac ì ddyn; eithr drwy yr oll, ymddengys ymddygiad yr Hen- 
uriad D. Jones yn foddimol iawn i mi ac yn ngolwg yr Ar- 
glwydd; etto dynion drwg-dybus, wedi eu dallu gan genfigen, 
a’i cam gyhuddasant ef I Dywedaf yn mhellach wrth y Saint, 
pe buasai cymmaint diwydrwydd yn mhawb i ddwyn ei gyng- 
horion i weithrediad, ag a amlygwyd gan rai i’w gwrthwynebu, 
buasai gwaith Duw yn lawer mwy llwyddiaiinus yn eich plith 
Yr wyt' yn hollol gymmeradwyo ptnderfyniadau y Llywydd 
Jones; edifeirwch un o’r gwrthwynebwyr a ennillodd iddo gan- 
iatàd i adferyd trwy fedydd. Teimlaf i ddiolch i’r Arglwydd dros 
y Llywydd D. Jones. er ei fod yn amgylchynedig gan brof- 
edigaethau; Ysbryd da a’i arweiniodd ar hyd ffyrdd gwirion- 
edd a chytìawnder, a theilwng yw 0 ymddiried Sainteiofal; 
ymcliwydda ei galon drostynt am eu bendithio, a gwneir ef yn 
fendith mewn cyssylitiad a’i Gynghorwyr teilwng, — gweision 
anfonedig Duw o Seion, i bawb a’u bendithio, ac a fendithiont 
cu hunain trwy ufydd-dod iddynt. 



-484 


DDGORS' SËIOÎf. 


Yn mhellacli, cyn y gailawaf chwi, caniatewch ì mì alw eicll 
3vlw at y dyledswyddau pwysig a orphwysant arnoch, fel Saint 
y Goruehaf, yn yr amseroedd daroganus hyn. Mae y ddedfryd 
a gyhoeddwyd ar Babilon yn cael ei thywallt allan o phiolau 
digofaint yr Holialluog. Seion yw eicli unig noddfa, ac y mae 
y ffordd yn barod i chwi, a’r gair i bawb yw, “ i’ch pebyll, 0 
ísrael.” Am hyny, byddwch chwithau barod. Ymdrechwch 
dalu pob dyledion i’r Eglwys, am lyfrau, y trysorfeydd, neu y 
Deml, yn ogystal ag i’r byd\ ac felly, ynghyd ag wrth rybuddio 
eich cymmydogion yn ffyddion, a thrwy bob duwiol ymddyg- 
iad, parotowch eich liunain i adael yn fuan, ond yn anrhyd- 
eddus, ac yn y fatli fodd ag y pregetha eich coffadwriaeth 
gyfìawniler. pan y byddocli chwi yn mhell, ac fel y gwnelo 
dylanwad annerchiadol eich esiamplau da chwi orfodi dynion i 
ddweyd, “ Dilynwn hwynt i Seion, lle y preswyìia cyflawnder.” 
Anwyl Saint, cyfodwcl), a dygwcli i weithrediad y cynghorion 
a dderbyniwch; cynnaliwch eich cyhoeddiad a'ch traethodau 
yn haelionus, gan beidio ag anglioflo y Drysorfa Ymfudol, nac 
fod Teml ar waith 1 rlm-i yn awr yn Seion yn eich haros ; cyn- 
northwywch i’w chwblhau er eich hunan-les. Yn olaf, bydd- 
wch ciddo i'r Arglwydd yn gyfan-gwbl, ac ymblcserwch i buro 
eich hunain fel y mae Efe yn bur, fel y byddom fythol fyw 
gydag Ef a’r rhai santaidd sydd fry, ein canol-bwyut cartrefol 
o gariad, o wirionedd, o santeiddrwydd, felly y byddo. Amen. 

Daniel Splncer. 


Derbyniadau am Lyfrau o Awst 10 iivd 23.— Mynwy, 
X2 lOs; Llanelli, i'2 Us 6§c : Aberteifi. £1 153; Penfro Og- 
lediiol, £1 2s. — Cang. Dt ayr. Morganwg — Pontfaen, Sc; Dinas, 
9s 4jC; Llanfabon, 43; Pontypridd, 1 1 s Gc; Aberdâr, 7s 6c j 
Georgetown, 4s 3c; Troedyrhiw, 10s; Treflbrcst, (ic; Cwin- 
bach, 9s 5íc. 


CYSNWYSIAD. rlln 

Ysbryd Anghrist 469 

Npwydilion (1iwe«ldar «> Wersyll y Saint 47ö 

<Jol)g}»!dra«-ili— Ymweiiail y Llrwydíl Spencer À Ch> inru— Hjut y Cyn- 

iiailleddau— Neu\ddioii • Siaui — Yr * Udaurii' 477 

Anuerchiad y Llyuydd Spencer at y Samt ;n Ngh>nuu 4S3 


MEimmt-TYDFlL: 

ASC RiiPFWYO A CUYHOEüDWYD C AN D. JONES, 14, C\STIE STHRET» 



UDGORN SEION, 

> EU 

.#erm }) 


Rhif. 31.] MEDI 9, 1854. [Cvf. VII. 


CRY-'.'nOÀÖ 0 ARAETII Y LLYWYDD DAN JüNES, 
AR Y GYMDEITHAS GENADOL, MEWN CARIAD 
WLEDD, 

Y’r ìion a gÿmiahu'yd yn Neuadcl y Saint yn Merthyi, ar y Ufecl o 
Orplienaf 1854. 

Daetuym ymà heno i gynnal Cariad Wledd, neu i wledda ar 
gariad. Cariad sydd felysach nâ phob danteithion ; hebddo 
nid oes melysder, a lle y byddo, gwna y chwerwder yu felysder, 
a sugna allan bob chwerwder ag sydd yn mhob peth ag yr 
ymgymmysga. Ŷ cariad hwn sydd yn ymddangos yn eich 
gwynebau heno, cýn yr edrycheeh mor llawen, o herwydd lle y 
mae llawenydd, y mae yno gariad yn ei achosi. O’r ochr 
arall, Ue y gwelir gẁ.yueb trist, arwydda oíid, ofn, a braw yu y 
cyfryw galon; ond yn nedwydd breswylfa cariad, y gwelir 
gwyneb dysclaer, llygaidclir, a golwg llon. 

Rlutid i gariad gaeì gwrtliddrych, a’r gwrtliddrycli teilwng 
sydd ganddo heno yw y G.ymdeithas Genadol, a’n liymgasgliad 
yngliyd a arddengys eift Catíad atti, sef i gynuorthwyo ei 
clienadon, o wir gariad at .y genadwri a draethaut,— y gcnadwri 
ddwyfol ddantbnedig Oddiwrth Dduw o’r ncf at ddynion, a gef- 
nogwn, ac hyderwn fod piẁb a brynasant drwyddedi yn ys- 
tyríed hyny, ac yn gwir ddymunoei liwyddiant; niddymuuant 
-tlros ddim sydd yn well. 

•Llawer o gcnadon a gyntìeiir, ?c a ddaufonir allan gan ein 
31 [ritis ly. 



ÜÛGOIÎS SÍIOS. 


gwlaJwriaeth ; gwarir amryw fìloedd o bunnau tuag at cö 
cynnal ar faes y frwydr, i drochi eu eleddyfau yn ngwaed eu 
eyd ddynion,— i roddi eu bywydau yn ebyrth i greulonder gel- 
ynion, er boddio chwantau, a cliynnal balchder mawrion ein 
byd, ymgais pa rai yw satbru y gwan dan draed er eu eodi eu> 
hunain yn ucliel! Ai dyna y fath genadwriyw hon? Diolchwiy 
nade, ond un sydd yn hytrach na dwyn einioes, yn rlioddi 
bywyd tragywyddol i bawb a’i derbynia, — mabwysiada y sawl 
a'i derbynia yn blentyn i Dduw, ac yn etifeda iacliawdwriaeth ; 
dyga i ddyn holl gysuron y bywyd presennol, a rawyniant di- 
derfyn yn y byd a ddaw, — diwalla ef â holl anghenrlieidiau 
tymhorol ac ysbrydol. Cynnwysa fywydau diderfyu a thra- 
gywyddol, a choronau anniflanedig yn nheyrnas Dduw mewn 
gogoniant ; pa wertli a ellir osod arni? 

Y hyd crefyddol, neu enwadau ein hoes, ydynt yn casglu 
cannoedd a miloedd o bunnau yn ett liamrywiol gyradeithasau 
hwy, i gynnal eenadon a ânt allan i bregethu cenadwri na- 
wyddant a yw hi o Dduw ai pcidio, — gobeithiant ei bod, ond 
ofnant nad yw, a chymmeranî yr awdnrdod i’w pliregetliu allan 
o’r llyfr hwn (y Beibl), liebei derbyn gan Dduw, a plirofant eu 
sêl drosti drwy eu diwydrwydd i’w liedaenu ar led. 

Nid yw y Saint yn cynuorthwyo cenadwri a gynlluniodd 
dyn, nac a ddyfeisiodd doethineb ddynol ; nid un a ofnant ei 
bod yn gau, nac ä obeithiant yu unig, ond un ag y gwyddunl 
ddarfod i Dduw ei danfon gyda’i angel santaidd, i’w phregethu 
i bob llwyth, îaith, pobl, a cheuedl, a gwyddant mai cenadon 
Duw sydd yn ei phregethu, ac mai y rhai hyny a gynnorthwy- 
ant ag elw eu Cariad Wledd heuo. Mwyaf i gyd, ynte, fyddo ein 
sèl dros, ein gorfoledii yu, a’u eariad aî y genadwri wirioiíeddol 
iion, gan y gwyddom yr efieithir bywyd tragywyddol dynion 
drwyddi, ac o herwydd nad oes arnom ofu y sioiîiir y neb a’i 
eredo ; gan y mer.trwn hi yn liunau-brofledydd i bawb. 

I’e ystyriem bwysigrwydd ein cenudwri, gwelem yr ar.gheu^ 
rheidrwydd anbebgoroi ac hanfodol, y ddyiedswydd a’r 
rhwymau ag sydd arnom i wneyd hyu heno, cyrt y teilyngom 
yr un o'i bendithion rhagorol. Danfona ddynion altan, nid yn> 
ünig er i’w ehredinwyr afaelyd yn yr anchwiliadwy olud sydd 
ynddi, ond hefyd er rhybuddio y byd am yr ysgubell ofuadwy a 
ysguba ci holl anghredinwyr, ae am y plaüu ofnadwy a ddeu- 



tDGORN SEION. 


4'87 


ant fel ffrewyll yn llaw Duw, i ffrewyllu ei holl elynion, y rhai 
a wrthodasant ei ddwyfol genadwri, ~yr aniniodau o heddweh 
a gynnygiwyd iddynt gan ei weision anfonedig, — i gyfeirio y 
rhai a’i derbyuia i’r unig lc o ddiogelwcli, rhag y rhyfeloedd a’r 
dinystriadau a ddanfona i wneyd lle i’w Fab Iesu i ddyfod 
mewn gogoniant, a’i Saint addfwyn gydag Ef, i etifeddu y 
ddaear. Pwy gan liyny na wel yr anghenrheidrwydd o ddan ■ 
fon cenadon? Heb genadon ni cliyhoeddir y genadwri. ac heh 
genadwri ni achubir neb. 

Os oes llawenydd yn y nef am un peeliadur a dröa o gyfeil- 
iorni ei ffordd, pa faint mwy yn mynwesau y Saint a bleidiant, 
a gefnogant, ac a gynuorthwyant genadon cymdeithas mor ar- 
■dderchog ag a aclmba ei channoedd a’i miioedd? l'an ddanfona 
Duw bregethwyr allan, nid ei angylion santaidd a ddanfona at 
ddynion Hygredig. ond ei weision dyuol. Daufonodd ei anwylaf 
Fab i wisgo cnawd cyn iddo ddeclireu traethu ei genadwri 
hwysig. Gan fod y genadwri bwysig hon mewn llestri pridd, 
parchwn, ‘oynnaliwn, a gwerthfawrogwn y liestri, o herwydd y 
trysor gwerthfawr a gynnwysaiit. Gan nad yw Duw yn danfon 
ei angylion o’r ncf i’w thraethu, ond yn unig at un neu ddau i 
ddeehreu, a’u hawdurdodi a’u danfon hwy at ereiil, gwelwn ein 
hod ni yn mhlith y cyfryw, ac mai cenadon yw pob un o honom 
ag sydd a’r trysor hwn yn ein Uestri, a hod dysgwyliad i ni 
fyned alhiiì ac arllwys o hono i bawb a’i derhynia. Heh i ni 
wneyd hyn, aiff y byd i ddinj'str, a gofyntr eu gwaed ar ein 
penau; o ganlyniad, ein dyledswydd yw gwneyd fel hyn lieno, 
nid rhag ofn y canlyniad o heidio, ond o herwydd teilyngdod y 
genadwri, ac er mwyn ei theilwng Awdwr hefyd. 

Gan mai dwyfol yw y genadwri, dwyfol yw y cenadon hefyd. 
Mae yn ofynol fod pob un o’r cenadon hyn wedi eu danfon gan 
Dduw megys Aaron ; nid pawb sydd i fyned allsu i bregethu. 
Pan elo cenadydd IJuw allan, dylai brofi drwy ei weithredoedd 
da, a’i dduwiol ymddygiad, yn ogystal a thraethu ei genadwri, 
a’i hargraffu ar feddyliau ei wrandawyr, mai cenadydil dros 
Dduw ydyw. 

Wedi gweled yr aughenrheidrwydd o genadou, gofyna rhai 
■ar bwy y mae pwys y gw aitli, a plia fodd y dylem weithio? pe 
gallwn i fyned allan i bregethu, mi a awn yn union, &e. Cen- 
•adon yw y Saint i fod, llo bynag y byddont, a hyny trwy 



ÜDGOHN SEloS. 


*Í8S 

ẃnej'd eu rnrcu yn mhob amgylcliiad, ac yngwyncb pob 
rhwystr i lciìacnu y genadwri. “ Pa fodd y gaüir gwneyd 
hynyî” meddwch. Os nad allwch fyned allan eieh hun, gau 
wybod beth sydd eiúen i fyned, eynnorthwy wch ereill ag sydcl 
wedi myned, trwy roddi u’ch harian i’w cynnal, o herwydd nas 
gailant wneyd hcbddynt. Gwn yn rhy dda fel y mae ar ein 
brodyr i fyw ar garedigrwydd y ẃlad, i iyned lieb fwyd ain 
ddiwrnodaa, na gwelyau i g)sgu am nosweithiau, a'u gwaed 
yu cu hesgidiau wrth drafaela, a dilyn ol traed pregethwyr 
hunan ddotthion, ac offeiriudon o’r colegau, agydynt wedi hudo 
y bobl á’u gwaeddiadau, a’u bygythiou o anatbemau ar y neb 
a dderbynio ÍSant i’w dŷ, gau daenu ar lcd bob ysloriau atgas a 
chelwyddog, pa rai a Jyncwycì yn felys gan eu liudolìon gwancns 
aiu danyut. ilae yr holl rai hyn ganddynt i’w gwrthbfon yn 
ngwyneb gẃg a gwawd y byd, ac o waethaf docthäneb ddynol, 
a'u rhag-rybuùùio, a chael rhincian ùanneùù arnynt, a gwaeùùi 
ar eu hol, eu heriid, a’u taflú aìian yn y diwedd, fel y cafodd 
pob gwir gcuadydd i Dduw yn mhob oes o’r byd. Coeliwch íi 
nad gwiiionedd yn cicli meddiant y w y goreu er cael lle cysurus 
gan y hyj. Aed dyn alíau i gauu baledi, neu arcithio yu 
erhyn y genadwri hon, gwir neu gclwydd, eaiff dderbynjad ùa, 
ehroesaw mawr, a digon o fwyd yn ei fol. Dywedai Iesu Grist, 

Vr liwii sydd yn dyfoù yn er.w ei hun. liwuw a dùerbyniwch, 
ond gan i'm Taù fy anfon i, ni'm ùerbynìwch.” Pe buasai y 
lievrenùiaiù wedi rhoddi eu heuwau wrth waelod dangosiadau 
eiu brodyr, y cenacion, eawsent dderbyniad gwell ; ond am y 
dywedant mai Duw a’u danfonodd, sathrant eu cenadwri bwys- 
ig dan draed, »or auystyriol â moch yn sathru perlau aimihris- 
iadwy, a dewisaut yn hytrach fyw ar olchion drewllyd coeg- 
dyb. Pel yna, a gwaeth nag y desgriûwyd, y mae tin brodyr 
anwyl yu cacl dyoùdef, wrth droi dyriion o gyfeiliorni eu ffyrdù 
at Dduw. 

Os oes teuluoedd rnawr, neu ryw rwystrau annorchfygol yn 
ein hattal i fyned allan ein hunain, gallwn gymmeryd rhan o’r 
baich arnom drwy roddi arian i'rrhai sydcl allan, i gael yniborth 
a diilaù, at yr hyn y mae ein Cariacl Wleùd lieno. Os na fydd- 
wn yn gyd-gyfranogion â liwy, ni ddysclaeriwn fel sèr y nefoedd 
bytli mewn goguniant; ac os na chyd-ddyoddefwii, ni cliawu 
e.n cyd-ogoneddu cìiwaith.- Pwy sydd dros ledaernl y genad- 



UOGOUN SîCION. 


4S9 


•wrî? Pwy bynn; ydynt, cymmerant ran o’r baich, trwy cryf- 
ranu o’u hciddo tuncratto. Pcìly gall } r dosparth yna wneyd. 

'W'rth y rliai a aliart fyned, dywedaf, dylai y ffaith o fod Duw 
wedi agor calonau i ddiwaìlu y rhai a aethant, fel na ddifiyg- 
îent, eu cymheìl hn-ytiìau i fyned hefyd, a pîirofi I)uw, a chânt 
weled mai fîy<Mion a fydd Efe iddynt; er y dichon eu profi, 
ac y cAiìt aherthu, ond ar ol y treial mae y fenditli yn dyfod; 
aherth r, ddwg all.in fendithion y nefoedd. Profiad sydd genyf 
fi am brodyr. mai yn gymmaint ag yr ewch alían mewn ffydd 
am gynnaliacth, gan yr liwn sydda chalonau pawbyn ei law, y 
cewcli eích diwaîîu. 

Y mae eiw oin Cariad Wîedd, fel y dywedais, at gynnortli- 
wyo y rhiiî a aethant allan, ac i lesoìi y rhai a fyddant yn 
wirfoddoîiaid i fyned ailan ar ou hol Gwell fydd genym etto 
ein bod wedi myned ar gais I)uw. na pbe dringasem orseddau 
breninoedd daearol, a meddu holl drysorau ymerhawdwyr y 
byd, a bwyta ein digonedd o frnsder y ddaear, trwy wneyd cais 
brcnin r.eu frcnines ddaearoi. Yn au:r y mao T)uw yn galw am 
filwyr i fyned aîîan drosto. ac addawa i’r rliai a frwydrant yn 
ddewr, ae a lafuriant yn ddifiino. ddyrchafiad i fod }*n Frenin* 
oedd ac yn Oífeiriaid yn ei deyrnas. Beth pe gofynai Yictoria 
i rai o honom ni fyned yn swyddogion uchel, i gael tâl mawr 
yn ei theyrnas, pwy a wrthodai fyned? Oni ystyriem hyny yn 
unrhydedd mawr? Ond y mae galwad Brenin y breninoedd. 
ac Arglwydíl yr argîwyddi yu fwy o «nrhydedd nag y gall holl 
ymerhawdwyr a brcnínoedd y byd ei roddi. Y mae holl deyrn- 
asoedd y byd i fyned }*n eiddo ein Harglwydd ni a’i Grist Ef, 
a‘r freniniaeth. a mawredd y frcnîniaeíh dan yr hoìl nefoedd , i’w 
i'hoddi i bobl Saiut y Goruchaf— i’r gwirfoddoîiaid ffyddlonaf. 

Frodyr, ag sydd heb deuluoedd trwni, a ewch chwi allan lley 
mae dynion nicwn siroedd yn newynu o eisieu yr ymhorth 
ag sydd genych cììwî i’w rod<ìi iddynt? Pwy a aiíf ? Y mae 
D«w yn galwî Ciiwi chwiorydd, gwyliwch na rwystro tegan- 
au darfodedig bydol, a phleserau. chwi rliag gadael eích gwyr i 
fyned allan i gyfiawni ewyllys Duw! Frodyr, ni chyrhaedda 
dyn a lywodraetliir gan y wraigfywyd tragwyddol. hcbi chwyl- 
dröad hoiiol o ddcddfau aninn, a bwriadau anffaeledig, a rhag 
arfaeth y I)uw anghyfnewidioî cyn hod y byd, gymmeryd lle, 
Gobeithiáf na cluiíf unrbyw wagedd rwystro ieuenctyd Mer* 



400 


UDGORN SEIOK. 


thyr i fyned allan dros eu Tad, ond y tyfant i fyny yn nheymas 
Dduw, wedi cynnyddu mewn doethineb a ífafr Duw a dynion, 
ac y cyfodant fjl cewri i gwblhau y gwaith a sylfaenodd eu 
tadau, tra yr â y cyfryw a’u penau llwydion i lawr i'r bedcl 
mewn Ilawenydd o'u herwydd. Llawcnhais, perswadiais a 
chysurais fy hun â’r meddwl hyn am lawer un, ond y petli 
nesaf a gly wwn am danynt oedd eu bod wedî priodi a rhwymo eu 
liunain wrtli wrthrych gwael ac annheilwng o'u sylw, ac yna, 
íFarwel i’r Arglwydd gael un defnydd o honynt ! Nid wyf am 
ddweyd yn erbyn priodi yn ei amser, ond ceisiwch yn gyntaf 
deyrnas Dduw, a phriodwch wed’yn pan y cewch amser a gor- 
phwysfa i hyny. Hoffaf i glywed eich llais etto, o’ch maesydd 
llafur, yn sôn am y llwyddiant a gewch, ac ni fydd dim melys- 
ach i’m clustiau nâ chlywed fod sain yr efengylyn treiddio trwy 
Gymru, a dynion wrth y miloedd yn ufyddhau, ac yn dwyr» 
ífrwyth i fywyd tragywyddol, oddiar gynnyrch ein cariad ni at 
Dduw a'i deyrnas, am iddo Ef yn gyntaf ein caru ni. 

Yna galwodd am enwau y gwìrfoddoliaid. 

William Lewis, Ysarifenydd. 


LLYTHYR O DDINAS CEDllWYDD. 

Dinos Cedncydd, Mai 20, 1 854. 

Anwyl Dad a Mam, — Gyda’r cyfleustlra presennol cymmeraf 
yr adeg hon o ysgrifenu atoch, gan obeithio eich bod yn iach fet 
ag yr ydym ni yn bresennol, — dioloh i Dduw. 

Nis gwn pa beth i ysgrifenu, n herwydd fy mod wedi anfort 
cynnifer o lythyron atoch, ac heb pael vr un ateb iddynt hyd yn 
hyn. Nid wyf wedi clywed yr un gair oddiwithych er y tì. 1851» 
a hyny yn St. Louis, cyn i mi gychwyn oddiyno; nis gwn beth 
yw y raater, yr oedawn yn dysgwyl cael Jlythyr oddiwrthych gan 
John Roach neu Thotnas Thomas, ond ni cliefais gl ywed: dim 
Os ydych yn raeddwl fy mod islaw eich sylw i anfon atob, 
gallaf oddiwrth hyny. 

Yr ydyth chwi fy nhad wedi gweithio yn galed holl ddyddiau 
eich byayd, i gadw ereill yn gyfoethogion ac yn foethus, ac er 
eich holl ymdrech yr ydych yn y diwedd yn dluwd eich huoan, 
heb fod yn leddiannol ar droedfedd odir yn eicb bywyd, heb. daln 



'UEWjrRON SEION. 


í-TiPìît fawr am clano, r.ac un creadur chwaith, oddieithr anìbell i 
«fochyn. Ar yr nn pryd yr ydych vn cr?du fod eich sefyllfa ya 
well nâ’m heiddo i, a hyny yn tarddu oddiar y gref\dd sydd 
genyf, a minnau, fel Ahraham tíytit, wedi gadael ty' fy nhad a’m 
holl berthynasau a’m cyfeillioti,i edrych atn \\Jud well, — adinas, 
saer ac ad-ei!adydd yr h«>n yw Duw. Yr ydych yn credu fy tnod 
yn ff.»l am adael y f il th le ag sydd yna gyda chui yn Felin Foel, 
1 1 o na feddwn yr un atiifel, a dyfod i’r wlad h*»n lle rnae pob 
Ilaunder i gael. Y mae genyf anifeiliaid o hob muth,yn wartheg, 
ychain, tnoch, a gwyddau ; ht’fyd y mae genyf dai a thiroedd 
^cc., ac nid oes arnaf dditnau o rent i neh, a gallaf gael a fynwyf 
■o dir yn rhad.; felly gwelwch gymraaint gwell gwlad yw hon 
nà’r hen u lad. 

Nis gullaf ddesgtiflo y llawenydd a fyddai genyf pe huasech 
yn ymuno â’r Saint, ac yn ytnfudc i’r wlad hon. O! y fatli 
Tawenydd fua«ai genyf pe byddai fy nbad a raam yn Saint. Mi 
a glywais fod Jolm fy mrawd ar y ffordd yn dyíbd tuag yma 
•ond nis gwn pa nn a yw yn dyfod ai peidio. 

Y mae Phebe fy ngwraig, a \T organ bacli fy mab yn cofio 
.atoch yn fawr. Gall Morgan siarad -taîr îaith, sef y Gymraeg, y 
■Saesneg, a iaith yr Indiaid, er nad y w ond saith mlwydd a chwe 
mis oed. 

Hya yn fyr oddiwrth eich mab, 

Daí íd D. Bowen. 


DAMMEG Y MISOEDD. 

A R ryw foreu dydd gwjd nodedig, pan yr oedd yr haul a’i 
•oleuni tanbeidiol yn ymledaenu ei belydrau gwresog dros y 
maesydd, y gweir-gloddiau, a’r gerddi ífrwythlon, a minnau yn 
myfyrio ar yr amseroedd a’r tymhorau, ac ar hyny nti a gly w- 
ais ymddyddan rhwng y misoedd Mai, Mehefin, Gorphenaf. ac 
Awst, pa rai oedd yn ymffrostio yn eu gwisgoedd tlws-wych, — 
“ Edrychwch,” meddai y naill wrth y llall, “ar y ffrwythydd 
I>èr, y cnydiau toreithiog, ynghyd a’r danteithion dymunol o 
bob math ag yr ydym ni yn eu cario ar ein cefnau, nes y mae 
y boneddigion a boneddigesau yn ymhyfrydu yn yr olygfa 
twjch sydd arnom. Ha, ha, pwy sydd fel nyni? Ni fyddai y 



492 


üdgob;; se;on. 


flwyddyn wertli ond ychydig oni bai ni! Ond am Ionarrr:, 
Chwefror, Mawrth, a Riiagfyr, dyna rai diog! ni welir dim. 
flrwythydd ar y coed na’r maesydd o’u heiddo liwy, ond ein hôl 
ni wedi bod yn llafurio yn galed i ymb’eseru trigolion y byd. 
Nid yw yn werth gan neb i fyned allan o’i dỳ i edrych arnynt, 
ac nid yw y lleill fawr gweli na hwythau, ond fe geir ambell i 
flodeuyn, etto nid ydynt yn haeddu i’w cyfíelybu i ni.” 

Ond rhyw fodd neu gilydd cafodd Mawrth a’i frodyr amseroì 
glywed am ymflfrost mawr y brodyr ereill, ynghyd a’r diysty T r- 
wch mawr a daflent arnynt hwythau, tra yr ceddynt ar y pryd 
yn gweithio eu goreu yn y sele.r. Yna ymgynghorodd Mawrtli 
â’i frodyr, a phenderfynasant heidio gweithio y gauaf dyfodol, 
onl i bawb gymnieryd h'Ayd<aj\. a’r gauaf a aetli heibio yn 
gyffelyb i'r haf. Ni fu dim cira, rhew, nac oerfei, a’r coedydd 
yn deilio cyn yr smser arferol, &e. A phan ddaeth j-r haf, yr 
oedd heintiau yny wlad. y blodaua’r ffrwythauyn cael eu bwyta 
gan bryfed. Dim ond sŵn gofìd a galara glywid yma a tliraw, a 
neb yn dyfod allan i w.eled y Meistri Mai, Mehefin, Gorphenaf, 
ac Awst. Yna y deallasant, ac a ddywcdasant y naill wrtlr 
y llall yn brudd a thorcalonus, “ Diau ddarfod i ni lefaru yn 
galed ac yn gableddus am y boneddigion Ionawr, Cliwefror, 
Mawrth, Rhagfyr, a’u cyfeillion ; ohlegid erbyn i ni weled ac 
iawn ddeall, nid oeddem ni ond taflu yr hyn ag oeddent hwy 
wedi ei godi o’r seler, a’i ro.bli yn ein breiehiau.” 

Yna canfyddasnnt fod y naill fis mor ymdreciigar a’r llall,. 
ond fod gwaith y naill yn fwy amlwg na’r llall, ac ei fod yn an- 
mhosibl i un weitliio yn annibynol ar y Uall. Am hyny fe 
anfonodd y pedwar eui teimladau o edifeirwch mewn gostyng- 
eiddrwydd at y lleill, gan ofyn eu maddeuant. 

O hyny allan, mae y deuddeg mis mewn uadeb â'u gilydd, 
ac yn foddlon i gael eu galw i gyd yn flwyddyn. 

Wele ddammeg, pa beth a ddysgwn oddiwrtiii? 

JJyff’ryn Conwy. RìChahd Robep.ts. 


IACiIAD TRWY ALLU DUW. 

Ciein Ynys y Fuu'ch, Aicst, 9, 1834. 
Mk. Gol.,— Llawenydd yw gcnyf eich hysbysu fel yr anüyg> 
wyd gallu D.uw yn eiu plith. 


EDGOItN SEION. 49.‘> 

Yr oeill yma wraiy i fra Wíì ootld newyilrl ei feilytlrîio, o'r 
enw 'WiHiani Ricliarrts. Methodd lii a clmel ieoliyd gan y 
meflcìygon. Aetliym i’w thŷ, n phregethais efengyl lesn Grist 
irîdi, hyd nes ei hargyhoeddi o fodoldeb y hendithion, a hod yr 
arwyddion yn canlyn yn awr fel gynt. Ar y 1 7eg o Orphenaf, 
gweinyddais i a’r Henuriad Richard Price yr ordinhad arni yn 
ol ei deisyfiad. Er bendith iddi lii, ilawenydd i ninnau, a gog- 
oniant i Dduw, derbyniodd y fenditli o iachâd trwyadl. Tyst- 
iolaetha yn gadarn a diwyd ohyd mai pregethwyr gwirionedd 
ydyw gweinidogion y Saint, n hod Duw yn cadarnliau eu geir- 
iau trwy arwj'ddion y rhai sydd yn canlyn. 

Bedyddiwyd hi yn gylioeddus ar y 30ain n Orphenaf. Ni a. 
gawsom wrandawiad nstud a lliosog, ac addewidion gan ereill 
y eymmerent en hedyddio. 

Y mae yma alwad mawr am cin llyfrau ; ond y mae yr en- 
wailau a’u gweinidogion yn ein liertiyn, ac er eu gwaethaf 
y mao gwaitli Duw yn treiglo yn y blaen. 

Eich brawd j'n V flfydd, 

J. D. UoBF.r.rs. 


Yr ydym ni, sydd a’n lienwau isod, yn dystion o’r pethau 
uctioil, 

Wili.iam R CHAIinS. 
Gweni.lian Ruchahds. 


ÜDGOBN SEION. 

N HIJ 

£crfn y ftaint. 


DYDD SADWRN, MEDI 9. I8.V1. 

Wedi liir arfaethu, wele ni o’r cüwedd yn allnop i ddyddia 
ein IIudcurn o Abertawy* A udgnna yn uwcb, neu yn gliraeh 
ei lais, — barnecl clyboedd ci ymarferwyr. O leiaf. byderwn y 
bydd cynnefiuol awyr glan y môr yn clirio ilais ei Udynnwr-, a 
thebyg y cyd ddymuna ei garedigion ag ef y b.ydd i gyfranw* 



J94 


UDGORN SEION. 


bywydau gyfnertlm ei gyfausod liad, fel ag i ddeffrui trigolion 
•cysglyd ein gwlad i Ifoi rhag y dinystr ymhongiunog, i’r ddiog- 
elfan. eyn yr ymarllwysa arnynt. Nid Iieb deimladau heblaw 
a ddesgrifiwn — nid heb gofiant hoff, ac nid hcb gnoi ein cìl ary 
gwiuddoedd ymgrefyddol a fwynhasom yn Merthyr a'i chylch- 
oedd y gallwn ymadael, nac ychwaith ni ollyngwn dros gof, 
ein hanwyl gyd-weithwyr yn ngwinllan ein Hiesu, nid Uai ein 
hawydd fydd am eu lles, na’n Hudganiad i’w dyddanu, ae ni fydd 
yn hir, hyderwn, cyn y cawn y pleser mawr o gydblethu llaw a 
llais mewn un-côr i ddynodi clodydd ein Duw, nes adleisio o 
ororau hofif Seion. 

Nad i ba Ie yr awn, credwn na ddichon amser nac amgyleh- 
iad, na dim arali wahanu ein serchiadau oddiwrth ein ffyddlon 
gydweithwyr yn Nheyrnas Dduw; ni fydd ein brwydrau a’n 
buddugoliaethau ond ail goffa ein dewrder, yr hyn a gynnydda 
ein cariad cyd-blethiog at Dduw a’i waith, ac yn mhen oesoedd, 
weiii dringo drwy yr erlidigaeth— cyrhaedd pen y bryniau tra- 
gy wyddol tu hw nt i eithafion yr anialwch mawr, mor felys fydd 
edrych yn ol ac adgoffa eiu ffyddlondeb i’n gilydd ac i’n Duw; 
mor lioff fydd sŵn lleisiau y nefolion yn swnio yn ein clustiau, 
“ Y rhai iiyn a ddaethant allan o’r cystudd mawr, ac a olchas- 
aut eu gynau yn ngwaed yr Oen!” O! mor dda fydd genym y 
pryd hyny, ein bod wedi bod o’r un galon â’n gilydd, ac am boh 
ynidrech a wnaethom! Mor groes i hyn fydd cufiant am y 
troseddwr, — fydd cofiant y rhai hyny a redasant yn dda am 
ennyd, ac a droisant eu cefnau yn nydd y frwydr! Etto, beth 
yw y rhai hyny wrth y bradwr! Tra ein tosturi a gynhyrfir 
at bob math o droseddwr a gwympodd o tan ei arfau yn ysglyf- 
aetli i fagnelau y gelyn, digasedd calon a arllwysa anath- 
emau ar hen y bradwro ben y bryniau draw, — cludydd arfau i 
iselaf was Lusiffer ÿw — ysgubell pwll ei domen yn frwsh 
pacntio a fedd, a'r goreu o ddynion o’i gylch a ddwbia â’i faw 
ei iiun. 0 bob ffrewyll lem, a cherydd tost, barn a cliosp a oli- 
yngwyd o wlad anwn, ac o bob bytlieuad a ollyngodd Belial yn 
rhydd o’i gaiîwyn, nid atgasach na ffieiddiach yr oll, nac un o 
gorgwn y fall. nag yw cyfarthiad y bradwr wrth sodlau gweis- 
ion Duw. 0 Cain hyd Judas nid ymgnawdolodd neb tebycach 
i Lusiffer, ac. oddiyno hyd lianes holl gau frodyr Iesu a Phaul, 
gwrthgilwyr yr eglwys gyntefig, a bradychwyr holl blant Duw, 


UDGORN SEION. 


4o:> 

ni bu gwnetli wed’yn yn mlilith holl greuloniaid daear. heb 
eitlirio Nero, Maximus, Mari waedlyd, a phabau Kufain, na 
bradychwyr ein diweddar Brophwyd Josepli, o lierwydd, yn 
gymmaint a bod gwaed ei eneiniog yn werthfawrocach yn 
ngolwg Duw nagwaed ereill, erchyllaf cosp yr hwn ai tywallto. 
0 bob gofìd a gafodd Joseph, y Deuddeg, a gaitF Brigham ar cu 
hol, ac a gaiff pob dyn da yr» yr Eglwys lion, ni chwynant yn 
dostach yn erbyn dim nag yn erbyn gwenwyn enllibaidd ac 
atgasrwydd bradwrus eu bradwyr. A c o’u holl gasineb nid oes 
diiiasach na’u mawr gwyn yn erbyn anghyfiawnder! Saint, 
ymwaredwch rhag y diafoliaid rhy grefyddol yma, a pheidiwch 
a rhyfygu benthyca eich dustiau i wrandaw cam-gyhuddiadau 
gan ddiafol rhith dduwiol yn erhyn yr Offeiriadaeth, onite 
llyncirchwi ganddynt. Os unwaith y cyd-ymdeim ir â hwynt. 
ystyrir hwnw braidd yn anfeddyginiaethol, ac ymaith ag tí' 
oni eiìifarha ar frys.. 


LLYTHYR Y LLYWYDD DANIELS- 

St. Sior , Au'st 21, 1 Sô4. 

Aswyl Lywydd Jo.nes, — Y llythyr diwcddHf h dderbyniais oddi- 
wrtliych oeda yr bwn a ysgrifenasoch »r y Ômed o Awst, a daeth 
hwnw i’m Uaw yn y Wyddgrug, trwy law y brawd Parry, a drwg 
iawn oedd genyf i weled ynddo fod eicb iechyd yn pallu; ond 
byderaf y eaf glywed yn fuan fel amll, sef eich fod yn iach a 
chysurus, — dyna yw fy ngweddi harhaus i, a’r holl swyddogion 
a’r Saint trwy y Gogledd, brtub o hnn\nt. 

Cawsom Gymmanfa dda iawn yn y Wy ddgrug, a ile cyfleus 
i’w chynnal, sef yn y Neuadd helartbaf yn y drel’ hon, oud ni 
ddaeth yno gymmaint o’n cyfeilli.-n ag neddem yn ddysgwy 1, 
eithr ni a gawsoin wrandawiad sobr gan g\nnifer ag a ddaeth. 
O herwydd un amgylchiad penderfynasom ncwid y U\ wyddiaeth, 
a llawenydd oedd genym ildeall fod yr Ysbryd «edi dadgmldio i 
chwi yr un peth. Cawsmn ddigon o ddoethineb i egluro yr ang- 
benrheidrw vdd o i wneyd i foddlonrwydd pawb o’r bnm. Ni a 
osudasom John Jones yn Gynghorydd blaenaf, a Hugìies Llan- 
gollen yn ail. Yr vdym yn credu yr ânt rhagddynt yu bresennol, 
oc y deuant yn rhydd o’r ddyled sydd arnynt yn tnhen chwe’ mis ; 


49G 


UDGORN SEION. 


ac y maent yn aiLiaw gwneyd yr iawn ddofnydd o’u îi >tnser i 
brepoiìnt a r'.iann traethodau, g.m gyfaddef wrth y brar.-d Pirrv a 
minnau, eu bod yn toimìo yn ruojj ain vl»ìvnt fod mnr «ldioç yn 
yr amsrnr a aeth hcilûo. Bum trwy y Gynnadledd, ííc y mst 
gwrrfndawiad da vn mhoh man, ac «rgoeHoc yn bresennnl fod y 
Gogledd yn addl'e ìu i ddorbyn vr Efengyl. 

M.'e y hiiwd Richard .Tones yn dynumo nrnoch geHwch, i 
anfon dyn da i'r Cefn, glowr neu weithiwr tân, ac y caifì' gyflog 
da. Yr oedd vn ddrwg genyf glywed na« gailwcb gael, yn 
mhlith lioìl frodyr y deau yna, ddyn da i ddyfod i Gaernarfon i 
lywyddu, ohlegid y nsae yno fawr afighen am dano. Y mae’yma 
le i laweruedd pe byddai yn bosihl i cliwi gael ganddynt ddyfod ; 
inae y trefvdd ng oeddent y llynedd yn erlidgar, yn gwrandaw yn 
astud eieni, sef Ftìnt, Bagillt, Maŵsglns, Tanlan, &c. Ca«som 
ein rhwyssro gan y gwlaw i bregethu yn Treflfynon. 

C«wsom Gytnmanfa gysurus ddoe yn Ab^rgele, Ue yr oedd Ys- 
bryd Duw yn helaeth o’r dechreu i'r diwedd, ac undeb a cbvd- 
weitbrediad ar ho l * peth Auì 5 n’r gloch prydnawn, pregethodd 
V hrodyr R’chard Roberts, Riciiard (îrifíìths a minnan, allan ar 
yr heol i dvrí'a liosog; yr oedd ymti iawer o ddieithriaid wedi 
dyfnd erhvn y ffair yr hon oedd dranoeth, a chawsoni Ysbryd 
Duw yn heìaetîi yno. 

Yr wyf ft a’r brawd Parry yn hwriadu myocd i Ruddlan nos y 
fory ; mae y btodyr weùi cael eubaeddu g:in y geîynion yno nos 
Fawrlh diweddaf, trwy fod un o'r gwaethaf o dref Llanelwy wedi 
dyfod yn gynnorthwy iddynt. Yr ydyin yn myn?d i Lanelwy v 
L>inbvch, ac i Rulhyn yr wythnou lion hefyd, ac i Gymmanfa 
Eglwys Fach dy dd Sul. 

Yrydym yn cwbl gredu y hedyddir Uawer yn y tri mis nesaf. 
Bn v hmdyr G. Rohorts a Wiiliams yv. prHgelhn nin wytlinosau 
tua’r Bala a’r cylchoed 1 a chae gvv- an.’a* iad da, a Uawer yn 
cr*»du. Mae y Llywyd i Rirry wedi cael ar < i feddwl anfon íîugh 
Evans o Lanfair gyda un n h'mynt, yr hwti s\dd yn ddyn mewn 
oe<l ac yti hregt thwr da itwn,ac hyder^p. v gw’na y cynllyn atcb 
y dyhen er cael y rhai sydd yn credu i’r dwíY bellach. 

Yr «yl' fi, a Parry a'i wraig, a'r ho’i swyddogion a’r Saint yn 
iiìliob uuin Ue yr wyf wedi bod, yn cofio atoch yn gaiedig. 

Eich cyd filwr yn myddi» Icsu, 

D. Daniels. 



fDCiOÌlN SEIOÎÎ. 


497 


CYMMANFA üîR ABEIîTEIFI. 

€vh'NALlAsOM uid cyimnanftt ar y i3eg o Awst, inewn Neuadd 
V n Aberyatwy th, a chafwyd cyi'arí'odydd rhyíeddol o ada trwy y 
dydd, ac am»y\v u’r Saint wedi dyl'od yui'hyd o’r gwtthanol Gan<;- 
enau, a lliaws mawr o wrundawyr. Penderfyuasotu yn unfrydol i 
ddal i fyny awdurd»)d;a» yr Eglwys. 

Am ddau ac am chwech bu atnryw yn pregethu yn efl’eHliiol, ac 
yn eu plith y I.lywydd Jereiny, a chafwyd gwraudawiud astud. 
Vr oedd liawenydd tnawr gan y Saint wrth glywed y hrodyr yn 
profi gwalianol l>ynciau eiu hathrav. iaeth, ac ymddangosai y 
gwraiidaws r o!l yu siriol, fel pe buasent yn a wyduus i gae! gafael 
y w\biîdaetl» sydd yn meddiant y Sainí. Treuliason» y dydd 
yn gysurus iuẃn, a cliawsom ein bendithio yn heîaeth gan eii» 
Ta.l á dylauwadau yr Ysluyd Giân. 

Y cyüíirycbioliad sydd fel hyu : — Cangenau 5, Hen. 17, üflf. 
4, Ath. 3, Dia. 1, BeJ. 2, Goll. 3, a’r cyfanswm vn !UÔ. 

B . Eyans, Lljjicydd , 

J. Morgan, Ysgi ijenydd. 


CYMMANFA sir fflint. 

Fe g\ nnali wyd y Gyn.inanfa lum yn y Marhct Ilall, Wyddgrtig, 
Awst 13, 1854. Dechreuwyd trwy wedü» gau y Llywydd J. N. 
Joues,ac wedi annerchiaii byr ond cyfaddas, cynnrychiolwyd — 5 
Cang'., IU Heu.,5 Off.. 5 Ath., 3 Dia., 1 wedi ei ysgymunc, l 
wedi ei fedyddio, a’r cyfauswra yn 1 14. 

Yuh pregelhodd y Bugail Parry egwyddorion dechicuol yt 
eleugyì yn egìur iawu. a thaer gymhelloàd y gwraudawyr i’w 
chotìeidio. Cafwyd cefnogrwydd uufrydul » holl Ly wyddiaethau 
a Cborwtnau yr Oííeiriadaeth yn Seion, y Brydeinig, u r Llyw- 
yddiaetbau Cymreig. 

O herwydd anigy lchiadau rhyddhawyd J. N. Jou«-s u í.ywydd- 
iaeth y Cynnudledd, a gosodwyd Lewis Davies yt» ei le, u J. N. 
Junes a Jolin Hughes yn Gynghorwyr, Jonathan Ellit» i fod yn 
lirif Jdosparthw r, a Tbonias Green yn Ysgrileuydd y Gyu- 
Uttdltídd. 

Cy ngborodd y l.lywydd Daniels y swyddwyr a’r ^aint i f*vy u 
ddiw ydrwyüd i rybuddio y byd, a.; i ddosparlhu traotliodttu. 



UDGORN SEIÖN. 


4ÖS 

Cafwytl pregetìiau effeithiol a grymus yn y pryíhiawn, gatl yt‘ 
Henuriai'ì It. Griffiths, Rhoslan yehrigog. ac 11. Jou^s, Cofninawr, 
ar seí’ydlia'l teyrnas Dduw ar y ddaear, a dilynwyd liwy gan J. 
N. Jones yn Saosneg, a chnfwyd liwylusdoi rhagorol. 

Yn yr hwyr, yr Heuuriad L. Davies a brofodd yn eglur fod 
dwvfol genadwri yn haẁdd ei phrofi felly drwy ufydd dod iddi, a 
chael mwynhau ei benditliion addawedig. Dilynwyd ef gan y 
Llywydd Daniels yn fedrus iawn, dangosodd y gwahaniaeth sydd 
rhwng gwir a g «u grefydd; mai yr olaf sydd yn erlid y tìaenaf, 
a hyny o herwydd ei bod hi yn dynoelhi twyll a noethni y Hall. 
Dilynwyd yntau gan y Bugail Parry, drwy dystiolaethu yu 
e.glur a phenderfynol mai hon yw Eglwys Dduw, mai cenadwri 
rldwyfol a draddodwn, ac mai hon yw yr unig ffordd i achub dvn, 
a’i fod ef yn gwybod hyny, a thaer gymhellodd ereiîl i ufyddhau 
iddi, ac y eaffent hwytbau wybod hyny gan Dduw fel y cafndd 
yntau. Mwynhawyd belaethrwydd o Ysbryd yr Arglwydd drwy 
y Gymmanfa, a thcyrnasa; undeb a chariud trwy yr olî, ac am 
gynnyddiad hwn y parha gweddi 

JEich Brodyr yn y C. T. 

J. N Jones, Llywyd'l , 

L. Dayies, Ysgrifenydd . 


C YNN ADLEDD OGLEDDOL PENFRO, 

A gynnaliwyd vn Abergwaen, ar yr *20fed a’r 2lain o’r mis ’ 
presennnl, pryd y cynnrychiolwyd 4 Cang., 14 Hen., 5 Off, 2 
Ath., *2 Ddiac., 2 wedi eu bedyddio, 3 wedi eu torri allan, a’r cyf- 
answm yn 50 Ymgasglodd y rhau fwyaf o’r Saint perthuinl i»r j 
Gynnadledd hon yun, a chafwyd dylanwadau Ysbryd Duw yn 
helaeth iawn yno. 

Peuderfynwyd yn unfrydol i d«lal i fyny holl awdurdodau yr 
Eglw\s, yr oedd p.iwb yn gwenu wrth gael y fraint o godi eu 1 
deheulaw o blaid cynnal a chadw i íyny, anfoncjigion Duw, yn 
eu ffvdd a’u gweddiau. Aneícliwyd y gwahanol gyfarfodydd yn 
fywiog a gwresog drwy y dydd, gan amryw o Henuriaid. 

David Rees, Lhjwydd* 

T. Eyans, Ysgrijenydd. 


tUGOlì.N SGIOS. 


HIRAETÍI AM SEIOM. 

Ton — ** Serclo'ilol.’* 

Hka\v, ilraw dros dònawg fôr yn mhc-ll. 
Edrychaf tua’r wlad sy’u well 
Na gwlcdydd da’r yn ugliyd ; 

Y wlad addawod 1 Duw i’r rhai 
Adawai ’n llwyr y llwybrau gau, 

Lle llifa heddwch pur di-drai, 

Canys arni raae fy mryd. 

Caf ynofyw yn helaeth rydd, 

Ynghanol bro y ffigys-wydd ; 

Ac O ! mor hyfryd imi fydd 
I dreilio’r dydd ar dòn. 

Bydd hyfryd gyda’r Saint gyd fyw, 
Mewn nefol dir dan ofal Duw, 

Lle na ddaw gelyn o un lliw, 

I beri briw i’m bron. 

Mae, mae ryw hiraeth dan fy mron, 

Am fyn’d im’ gwlad o Babilon, 

A chroesi’r dòn o’i chri; 

Ei mheibion dall sydd imi ’n gro’s, 

Fel bleiddiaid gwancus yn y nos, 

A minnau ar lawr dan lawer lo’s, 

Yn wylo dagrau’u lli’. 

Ti Dduw y duwiau nertliol mawr. 
Galluog lywydd nef a llawr, 

0 gwared fi o’m cystudd ’uawr, 

I’th Seion geinfawr gu ; 

Lle melys g’ywir sain pob sant, 

Ÿn mlilith dy waredigol blant, 

Dan wenau’r nef ar dônau gant, 

Yn unaw molianl liy. 

Gwel, gwel fy nlielyn ’nawr yn ngróg, 
Fy Nuw, a dyro im’ fy lìog 
O ddianc rhag y llid. 



jOO 


ÜDGOîtN SËION. 


Dan dromlwytli-ormes yma iliaG 
Fy nglialou egwan yn pruddâu, 

A’m hawen fàd yn liwyr lesgàu,— 

O Dad, mor wael y w ’myd. 

Tydi, fy Iòr, a rwydd fawrhaf, 

Os yn dy Seion cyfrân gaf; 

Ar ddolydd lion — werdd ddelw haf 
Y gwaeaf odlau gwiw; 

Yn mhìith ei nhentydd croew glân , 

Lle’r esgor myrdd o bysgod mân, 

Ar awen dèr o rywiog dàn, 

’Ehof fawl a chân i’m Duw. 

Nathan ì ) d u Lywel. 


AMUYWIAÈTHAU, &c. 

Y Rhyfel. — AVedi ymosodiad creulon o bedwai nwrnod gan 
aniry vr agerfadau Brytanaidd a Jbirengaeg^ dinystriwyd am- 
ddilí> r nfa Bomarsund, a dywedir fol tua 2i-üu or Rwsiaid 
wedi eu cymmeryd yn garcharorion. Dywedir tod y líwsiaid 
wedi gorclifygu byddin gadarn o’r Twrciaid gcrllaw Xars, a 
chymmorwyd 15 o fagnelau, llawer iawn o anriuiitl) rliyfel, 84 

0 swyddogion, 2 :i, 00 U o wyr yn garcharorion, ac wedi gadael 
20U0 yn feirw ar y uiaes. Lnnillodd y Rwsiaid tuddugoíiaetìi 
;irall ar y Twrciaid ar uchel-dir Tchuilglyl ar y dUaìn o Orph., 
cymmerasant tair o fagnelau pres, tair wagen Iwythog o b\lor 
u phlwm, 370 o garcharorion, a thros 20 b 0 o leirwun ar y maes. 

Deiíüyniadaij am Lyfrau o áwst 23 hyd 31. — ÄlorgiUi- 
wg Orllewinol, £o 4s 8c ; Dy ífry n Couwy. T1 lûs. 

Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 

1 Cupt. D. Jones , 10, Colleye Street , Suansetu 

CYNNWYSIAD. , y n . 

Crynli* «» Ara« it) y L>y»y«lil L>. Joneb, ar y Gyimleithas Gritadol .... 483 


Ll'Uiyr <> üdiiías» Oedar 4í»0 

Daimne» y Miboertil 401 

l.icbàd er»y allu OuiY 403 

Goluiydrtiaeili 403 

Llyihii v Uywwlrt Dauiels 403 

CyiiiiiMnfa Sir tbeiteiti. 407 

Cyiuiiianla Sir Fllmt 407 

CyiiMoaula Uslertrtol Fenliò 4 98 

Hiiaclii am 400 

Aiiiiy w uuUiau, &c 300 


AliER T A W Y : 

ARU'.UMIYYÜ A C H Y H OB i í> W YD UA« D. J'iNGS. 



UDGORN SEION, 


ŵ’ficn j» #.nmt. 


Rhif. 32.] MEDI 23, 1854. [CrF. VII. 


GAELII A THRAGYWTDDOLDEB YR OFFEIRIAD- 
AETII. 

Alìan o'r “ Seer." 

Oi feiriadaf.t H Düw yw yr awdurdod fawr, oruchaf a chyf- 
reithlon ag sydd yn llywodraetliu preswylwyr yr holl fydoedd 
iidfered'S a gogoneddedig. Ynddi y mae yn gynnwysedig bob 
gallu i greu bydoedd, i osod cyfreithiau sefydledig a pharhaus 
er rheoleiddiad y defnyddiau yn eu holl amrywiol weithrediad- 
au, jia un bynag ai gweithrediadau fel mymrynau, fel pentyrau, 
fel bydoedd, neu fel tyroedd o fydoedd. Y gallu hwnw ydyw 
ag sydd yn llunio y mẃnau, y llysiau, a’r anifeiliaid yn eu holl 
ainrywiaethau diderfyn ag sydd ynbodoli ar ein pellen ni. Yr 
hwdurdod hono sydd yn dadguddio cyfreithiau er liywodraeth- 
iad bodau deallawl — sydd yn gwobrwyo yr ufydd a chospi yr 
anufydd— sydd yn ordeinio tywysogaethau, galluoedd a theyr- 
nasoedd. i ddẃyn allan ei gweinyddiadau cyfiawn drwy bob 
Ilywodraeth. Yr awdurdod Freiniol hon nid yw yn neillduol 
neu ar wahari oddiwrth yr Offeiriadaeth, ond yn unig yn gang- 
en neu gyfran or linrhyw. Yr awdurdod Otfeiriadol sydd gyff- 
rediuol. yn meddU gallu dros bob peth; mae yr awdurdod 
Freninol, hyd nes ei pherffeithio, wedi ei chyfyngu i’r teyrnas- 
oedd a osodwyd dan ei rägíawiaeth : y blaenaf sydd yn penodi 
ac ordeinioyr olaf; ond nid yw yr olaf byth yn penodi ac or- 
deinio y flaenaf: y gyntaf sydd yn rheoli eyfreitliiau natur, 
jac. yn lly wodraethu dros yr elfehaù yn gystal a thros ddynion .; 

32 ilips lç.] 



502 


ODGORN BEIOS’. 


y diüw'eddaf sydd yn rheoli dynion yn nnig, a gweinyddu cyf ■ 
reithiau eywir a ohyfiawn er eu Ilywodraettiiad. Lle y raae y 
ddwy yn unedig, a’r dyn wedi ei bertfeitliio, y raae ganddo allu 
hollalluog fel Brenin ac fel OfFeiriad ; yna pob un o’r swyddau 
ydynt wedi eu soddi yn un. Vna y gwahaniaeth fydd yn unig 
yn vr enw ac nid yn yr awdurdod, naill ai fel Brenin neu fel 
OfFeiriad, yna caifF arglwyddiaeth dros bob petli, a theyrnasa 
dios y cwbl. Yna y teitlau, wedi eu hunaw, ni roddant iddo 
fwy o allu na’r naill un yn unigol. Mae yn atnlwg nad 
yw rhagoriaethau teitl ond yn unig yn ddarluniadol o sef- 
yllfa pethan yn flaenorol i ogoneddiad a ptierffeithiad y dvn- 
soddau ag sydd yn dal yr Offeiriadaeth ; oblegid pan y maent 
wedi eu perffeitiiio, hwy a gànt allu i weithredu raewn poh 
cangen o awdurdod trwy rinwedd vr Offeiriadaeth fawr, holl- 
alluog a thragywyddol, pa un a ddaüant; yna hwy a allant 
ysgwyd eu teyrnwialenau fel Breninoedd, llywodraethu fel 
Tywysogion, gweinyddu fel Apostolion, a gweinidogaethu fel 
Athrawon, neu weithredu yn y cyflwr gostyngeiddiaf a’r mwyaf 
dyi-chafedig, JSiid oes un gangen o’r Offeíriadaetli mor isel fel 
nas gailant ymddarostwng i w’einyddu ynddi; dira ur. mor 
uchel fel p.is gallant estyn alian y fraich o awdurdod a goruwch 
reoli yr unrltyw, 

J?ofl nerth yr OfFeíriadaeth yn holiaìluog sydd amlwg oddi 
wrth y flfaith o fod Duw y Tad a’i Unig-anedíg Fab yn dal yr 
OtFeíriadaeth, Os nad oedd Duw y Tad tnown meddiant o’r 
(Fffeíriadaeth, ní alìasai F.fe byth alw, pepodí, gwneuthur, a 
fihyseegnt Içsu yn Arch-offeíríad, Paul, wrth jefaru am Grist, 
P ridywed 11 Efe a v/naothpwyd yn awdwr Iachawdwriaeth dra- 
gywyddo! j’r r'naí oll a ufyddhânf. íddp; wedi eí gyfenuú gan 
j)duw yn Arfth-ofihiriad yn oi urdd Meîohisedee." íîeb, vii, 
ti. 10, Bffo fife n áàyweâ, ►< Orist ni« gogoneddodd eí hun í fod 
ytt Areh'Oflfeiríad, ond yr hwp a ddywedodd wrtho, Tydì y w fy 
Jíah, royfi h çddyw a’th gcncdiaU di," Foi y dywsd hefyd 
mown î!n itra!!, “ Ofetriad wyt ti yu dragywydd yn ol urdrl 
Mtílnhííofîeo." (Heh, fi, fí.) Y ddwy adran hyn sydd yrt 
Jtrofl fod y Tail wedí galw «i Fab ÍV Offcirladaeth. 

Ní a hrofwn yn nesaf ftnl Dmr nld yn unig wadí galw eì 
Fah i M yn Arclfofföírífl!?. ond oí benorti a’í wnentiror Ef felly 
tfwylw, Pfltil oadd yn cyR^fiôrí yr Egíwys Hehroflídd fel y 



ÜDGORN SEÎON. 


5o3 

eanlyn: — “ 0 herwydd paliam, frodyr santaidJ, cyfranogion o’r 
ahredigaeth nefol. ystyriwch Apostol ac Arch-offeiriad ein 
cytfes ni, Crist lesu, yr hwn oedd ffyddîon i'r hwn a’i horclein- 
iodd ef. mcgys ag y bu Moses yn ei iioll dý ef.” (Heb. iii, 1, 2.) 

■‘Ac yn gymmaint nad heb lw y gwnaethpwyd ef yn Offeir- 
iad : (canys y rhai hyny [yr offeiriaid Aaronaidd] yn w» 
ydynt wedi eu gwneuthur yn offeiriaid heblw : ond hwn trwy 
lw, gan yr hwn a ddywedodd wrtho, Tyngodd yr Arglwydd, ac 
ni bydd edifar ganddo, Ti sydd Oflfeiriad yn dragywydd yn ol 
urdd Melchisedee;) ar destament gwell o hyny y gwnaetlipwyd 
Iesu yn Fachnîydd.” (Iíeb. 7, 20 — 22.) 

Ni chafodd yr Iesu yn unig ei alw, ei benodi, a’i wneuthur 
yn Arch offeiriad â llw, ond Itefyd caforld ei gyssegru, “canys 
y gyfraith sydd yn gwneuthur dynion a gwendid ynddynt yn 
Arch-offeiriaid; eithr gair y Ilw yr hwn a fu wedi y gyfraith, 
sydd yn gwneuthr y Mab, yr hwn a berffeithiwyd yn dragyw- 
ydd." (Ileb. vii, 2S.) I gyfansoddi Iesu yn Arch-offeiriad, 
3 ’nte, sydd yn gofyn galwedigaeth, penodiad, llw, a chyssegriad. 
T ffaith o fod Duw y Tad wedi rhoddi yr awdurdod hon ar ei 
Fab, sydd yn dangos yn y modd mwyaf penderfynol ei fod Ef 
ei hun mewti meddiant o’r Offeiriadaeth fawr, oblegid ni» gall- 
wn arngyffred forl yn bosibl i fôd i roddi i arall yr hyn nad yw 
efe ei hun yn ei feddiannu. 

Llawer sydd yn tybied na fu erioed neb ond dau ddynsawd 
yn dal yr Offeiriadaeth uchelaf hon, sef lesu a Melchisedec. 
<Is felfy, pwy a roddodd yr Offeiriadaeth hon ar Melchisedec? 
A allasai taw Crist oedd? oblegid, yn ol Paul, yr oedd yn 
llawer o gannrifoedd ar ol dyddiau Melchisedec, ae hefyd hyd y 
nod ar ol y gyfraith a roddwyd gan Moses, cyn i Dduw wneu- 
thur a chyssegru trwy lw ei Fab yn Arch-offeiriad. A 
wnelai y Messiah alw, ordeinio, a chyssegru Melchieedec i 
swydd, cyn iddo Ef ei hundderbyn yr ordinhad santaidd o gys- 
segriad? Os na wnelai pwy oedd a hawl i’w gyssegru ef i’r 
swydd hono? Attebwn na fuasai neb yn debyg o wneuthur 
hyn, heblaw ei fod et’ ei lntn yn dal y swydd. 

Dywed Paul yn mheilaeh, fod yr Offeiriadaeth ag oedd Mel- 
chisedee wedi dderbyn, “ heb dad, lteb fant, heb acltau, ac heb 
fod iddi na dechreu dyddiau, na diwedd einioes.” (Heb. vii, 
3.) Melchisedec, wedi derbyn y fath Offeiriadaeth, ac wedi eL 



£01 


C»OOKX SEIOTT. 


“ wneuthur yn gyffelyb i Fab Dnw sydd yn aroa yn OffeifWfi 
yu «Iragy wyd j.” Megys nad oedd gan yr Offeiriadaeth ddinr 
“ deolireu dyddiau,” rhaiil y bodalai cyn i ddyddiau ein daear m 
gael dechreuod. Ünd pwy oedd y pryd hwnw yn ei meddianu? 
Attebwn, mai Duw, Tad ein hysbrydoedd y pryd hyny a’i' 
nteddiannai, yn ei holl ardderehogrwydd, gallu. a chyflawnder; 
nblegid os nad oedd Efe na neb arall yn dal yr Offeiriadneth 
eyn deeiiren dyddiau y greadigaeth, ynanis gallasai fod, fel yr 
eglura Paul. “ heb ddechreu dyddiau.” 

Wedi profl fod Duw y Tad yn meddiannu yr Offeiriadaetlt 
eyn dyddiau y greadigaeth, a bod Meîchisedec yn nyddiau Ab- 
raham yn dal yr unrhyw Offeiriadaeth. a bod lesu trwy “ air y 
llw yr liyn oedd wedi y gyfraith,” wedi ei “ alw,” ei “ benodi," 
s-i “wneuthur,” a’i “gyssegru” yn Arch-offeiriad am bythmwy 
yn ol yr un urdd, fe fydd iV weled yn hawdd, fod gallu yn 
wisgeüig yn yr Offeiriadaeth. Trwy ymarferiad yr Offeiriad 
aeth hon, I>uw y Tad a wnaeth y bydoedd trwy ei î’ab. Trwy 
ddi hi, y Mab a iblerbyniodd bob gallu yn y nef ac ar y ddaeaì-. 
Trwyddihi, Efe a eistedd ar “orseddfaei dad Dafydd, ac Efi 
a deyrnasa ar dỳ Jacob yn dragywydd.” (Lnc i, 3a. 33. ( 
Trwyddi hi. Efe a, “ esgynodd gornwch yr Iioil nefoedd fel \ 
cvflawnai bob peth." Trwyddi hi, Efe a gyrhaeddodd goronau 
fragywyddol, i deyrnnsn fel Brenin breninoedd, ae Arglwydd 
yr arglwyddi, dros bob toyrnas ac arglwyddiaeth, tywysogaett 
a gallu. yn y byd hwn ncu yn myd j'r ysbrydoedd, neu yn ar 
giwyddiaethau diderfyn ei Dad. 

Kr hyny, hysbysa Paul ni fod lesu Grist wedi ei alw a’i 
wneutlmr yn Arehoffeiriad ganrifoedd wedi i’r gyfraith gael ei 
rhoddi; etto nid oes ammheuaeth ei fod Ef yn cael ei ystyr'ied 
yn meddwl ei Dad yr un modd ag Areli-cffeiriad cyn sylfaeniad' 
y byd, ac mai trwy rinwedd yr Ofl’eiräadaeth pn un a gaífai dder 
bvn mewn oes ddyfodol, y gallai ymgorffoli bydoedd, a dnngo» 
alian nertli Hollalluog. Duw, trwy ei rag-wybodaetli, a welodd 
y gwnelai ei ]'ab gadw ei holl eirc’nion, a benderfynodd nr ain- 
ser penodol i’w alw a’i gyssegru Ef yu Arch-offeiriad Et< 
liefyd a benderfynodd mai trwy rinwcdd y cyssegriad dyfodol 
hwnw i’r Offeiriadaeth, y byddai iddo filoedd o flynyddoedd yi , 
mlaen Uaw, i gael galht ì greu bydoedd a’u llywodraetlm hwynt 
yr un modd â phe btinsai Ete yn barod wedi derbyn y cyssegr- 



L'DGOÍÌ.N &E ÌOS. 


505 


îid. Ei holl weithredoeJd a’i oruchwylion rhyfeddol, yn flaen- 
^uroì i’w g}'sseg:riad, oeddynt yn ogymmaint canlyniadau. 
awdurdod yr Offeiriadaeth â’r rhai hyny a gyflawnwj’d ganddo 
wedi yr amser hwnw. 

(I.'w iarhuu.J 

Ojf. A. L. Joäes. 

H YSBYSIA I> I YMFUDWYR. 

Lŵerpool, Medi t 14, 1354. 

Y Llyuyod Jo n !•;«!, — 

Mewn canlyniad i'r hyn a aracanwyd yn yr Unfed Epistol ai 
ddeg o eiddo Prif-Lywyddiaoth yr Eglwys, hysbysaf chwi fy inod 
yu bwriadu daufon llongaid o Saint i’r Araeric yn niwedd Hyd- 
ref, neti yn gynnar yn neohreu Tachwedd, os yoiofyna digon o 
siifer i’n gaìluogu i hy ny erbyn yrHtnsnr. 

Ni allaf eich hysbysu y-n awr belh a fydd cost y cl-udiad, eitbr 
y raae vn debygol y gahauiaetha ychj'dig o*r prie arferol, ond 
ni fydd yn tnh» u )i o £4 i rai i!iev\îi oed. O galyuiad mi a ddy- 
munaf aruoch i anfon i irii yn dlioed, enwau, gaÌM’a-lau, 
preswyìfanau, ynghyd a thaliad o £l y pen drog bob person a 
fydd dros flwydd oed, o’r cyfr\w ag \r yst\riwch fod eu ham- 
gylchiadau yn e*a gaîiungi i fyned Hysbyswch liefyd yn raha 
wlad y ganwyd pob un o bonyirî 

Nid yw y riiai hyuy a «tllant yrnfudo i Ddyfîryny Llyn Ilalen 
Mawr, nac- ymfudwyr y Gymdeilhas Ymfudol Barhaus, i fyned. 
yn y llong hon, ond y rhai hyny yn unig na allantdalu eu clud- 
iad yti mhellach ná’r Unoi Daîidlliiau. 

Cyfarwydded Eugeiliaid, ynghyd á Llywyddion Cynnadled ìau 
n Changenau, yn nihob matteriou cyssyllliedig â busrres yr Iivs- 
bysiad hwn, od.lieilhr yr hyn yr ynaboU Bugeiliai-l â ni vn 
oi gylch. 

Pan y caffwyf y rh \ fedi g »fva d o enwau, a phan y gwnaf 
gwbîliau fy nhrefniaduu yml'udol. anfonaf lythyrau hysbrsiadoì 
yn cynnwys pob hyfíor.Miadau anghenrheidiol, ynghyda phris y 
cluü}iâ,kc 

Eich cvd « as, 


F. I). Richaiids. 



L'UGOUN SEIO'5. 


Ò06 


GWAHODDIAD! 

Anwvl Ddaellenydd, — Gwybydd y rhaid i ti sef’yll o Baer. 
brawdlys ddwyfol! Cojia y sefjilla <iv weitliredoedd dy (iynged 
yuybydaddaw! Coelia pyfaill profiadoi yn dweyd nad oes 
ond rawynhàd o grefydd wirioneddoL a’th ddedwyddola yn y byd 
hwn nac i dragywyddoldeb ; ac er mwyn dy enaid anfarwol, 
■crêd dystiolaeth ti/st geirwireddus, mai yr hyn aganlyn yv.- eg-- 
wyddorion yr unig t/rejj/dd ddwytbl a fu erioed uac y sydd yn 
awr yu y byd. 

Na âd i ddylanwad gau grefydd gynhyrfn dy nwyd i ilaflu y 
‘ Gwahoddiad’ taer hwn o’tli law; canys gwirionedd diwrth- 
brawf yw y fod Duw wedi llefaru o’r nefoedd yr hyn sydd yn 
rhuid i ti wneuthur er bod yn gadwedig. Pe y gwnelit bob 
peth arall a orchymyna pob enwad, a’r oll a feddyli yn ddyled- 
us dy hunan, ac esgeuluso gwneuthur y pethau dwyfol orchym- 
ynedig canlynol, ni fyddi gadwedig. Ni bu, ac nid oes bywyd 
tragywyddol yn addawedig ond yn miig drwy ufyddhau i bob 
yair a ddaw o enau yr Arglwydd, boed v gair hwnw a fyddo. 
Hhaid iddo Ef gael ufydd-dod trwyadl, ac o galon, i bob gor- 
ehymyn a roddo Efe. Nid dwyfol y dichon fod cref’ydd y sawl 
a gyfnewidia un iot nac un teitl o orchymynion Iesu Grist pe 
eu protfesid, pe eu canmolid gan, na pheyr haerai holl ddoeth- 
ineb ddynol y byd i’r gwrthwyneb; o ganlyniad er mwyn dy 
achubiaeth dragywyddol na huder di i’w coelio. Hefyd, pe 
eyd-haerai pob pregethwr, awdwr a golygydd, â’r anffyddiwr, y 
mcddwyn, îe, yr holl fyd mai twyll yw yr athrawiaethau ean- 
lynol, na chrèd hwynt, ouide amddifadi -dy hun o wir grefydd, 
gwrthryfeli y r, erbyu l)uw. a cholli dy enaid o herwydd gwneu- 
thur hyny. Tyred ynte, i’r fan a nodir isod er gwaethaf pob 
gwrthwynebydd, a mỳn wrando drosot dy him, canys am dy 
farn dy hun y’th fernir, a throsot dy hun y rhaid i ti farw, 
a byw ncu farw drachefti yn dragywydd; tyred i wrando 
drosot dy hnn. a chai glywed mai gwirioueddau ysgrythyrol, 
rhesymoi, a dwyfol brofadwy i ti dy hun ydyw : — 

I. Fod Augeí o’r nef wedi dyfod i’r ddae.tr â ehenadwri i’w 
Jioll drigolion, yr hoti a gynnwysa gyfarwyddiadau eglur a 
ciiywir. pa fodd i gael maddenant pechodau ac iaehawdwriaeth. 

II. Fod yn anmhosibl i unrliyw grefydd fod yn ddwyfol oddi 
cithr fod ei meddianuydd yn mwynhau dadyuduiadau unnm- 
yyrchol ei luman 

III. Fjydd yn nhystiolaeth tystion fn/ic i gredu yn modoldeb 
Duw Dad. yn nghroeshoeliad, adgyfodiad, ac esgyniad ei Fab 
Ef lesu Grist i’r nef, yn ddigonol Waredwr, i gredu ae ufydd- 
hau i’w holl orchyiiiynion, ae i gredu hefyd yn nerthol weith- 
rediadau ei Ysbryd Glân yn ol ei addewidion. 

IV. Edifeirwch am bob drwg, a plienderfyniad i ymgadw 
oddiwrtli bob petli sydd yn groes i gyfraith Duw. 



uDGOlíN SIilON. 


507 


V. Bcilÿdd mewn dwfr er maddeuant pechodau, ao niai hon yw 
yr unig ordinhad a sefydiodd Crist er cael maddeuant. 

VI. Mwynhad presennol o daa rn yr Ysbn/d G/ún trwy arddod- 
iad dwylaw yr lienuriaid, — megys tystiolaeth yr Ysbryd o 
gymnieradwyacth l>uw. — prophwydoiiaeth, — llefaru â thafodau 
dieithr, — cyfieitliad tafoiiau. — cael gweledigaethau, ae iachâu 
cleifion crediniol trwy arddodiad dwylaw a gweddi y tfydd, a 
chael poh dadguddiadau anghenrlieidiol er cadwedigaeth. 

VII. Dirywiad hollol yi liott J/jd oddiwrth burdeb yr efengyl, 
a’i amddifadrwydd o deyrnas l)duw er’s oesoedd. 

VIII. Adferiad trwyadl Teyrnas Dduw i'r ddaear, o ran ei 
swyddau, ordinhadau, athrawiaethau, dyscyblaeth a bendithion 
fel ei sefydlwyd gan Iesu Grist ei Phen, yr hyn a brofir gan 
gannoedd o filoedd o dystion cywir trwy y byd, gan amrywí 
filoedd trwy Gvmru, a riiai yn eich plith. 

IX. Ymgasgliad plant Duw ynghyd i’r fan o’r ddaear a ap- 
pwyntiwyd ganddo Ef, i gael eu dysgu yn fanylach yn nghyf ■ 
raith yr Arglwydd, i adeiladu Seion, ac i gael gwaredigaeth 
rhag yr heintiau, y plaiiu, y rhyfeloedd sydd eisoes yn dechreu 
drwy’r byd. y newynau, daeargrynfáu, ymrysonau, a’r gyflat'an 
erchyll sydd eisoes wrth y drws, ac a ddaw fel dialedd y Gor- 
uchaf ar warthaf gwrthodwyr yr efcngyl hon. 

X. Pregethau ar amrywioí athrawiaethau mawreddog, megys 
Adgyfodiad y corfi - i fywyd. — Adgyfodiad i’r ail farwolaeth,— 
Adferiad pob petli. — Teyrnasiad personol Crist ar y ddaear am 

fil o flwyddi Rhwymiad Satan. — ei ollyngiad, a’i dynged 

dragywyddol. — Diwedd yr annuwiolion. — Y Nef newydd a’r 
ddaear newydd, &e., &c. 

Ddarlîenydd! tyred, meddir etto, a gwrando drosot dy lmn, 
fel y gelli iawn faruu y gwirionedduu hyn, eu deall, ufyddhau 
iddynt, a mwynhau eu haddewidion, 

Yw taer ddymuniad, 

, Llywydd y Gangen. 


D,S. Mae pregethu yn Neuadd y Saint yn — , boh 

Sul am 1 1 o’r gloch y boreu. ac am <> yn yr hwyr. Purod y’ni 
b regethu yr amser addewiso y neb a’n gwahoddo i’w tai. 


ggg” Meddwn amrywiaeth o draethodau ar yr holl egwydd- 
orion uehod, &c., y rhai geir hefyd yn Swyddfa “Udgorn 
Seion,” Abertawy, am wahanolbrisiau, ac liefyd gwrthhrofion a 
foddlona bob dyn gonest, i’r cam-gyhuddiadau a daenir am 
danoiu ni a’n crefydd, liyd a welsom. 



50S 


üDliOlíìS SblON. 


LLYTHYll Y BUGAIL J. PAIiítY. 

St. Sior , Medì II, 1 Sò-f. 

Mr Gol , — Yr wyf yn tneddu gubaith c ) y f y cawn bob dylediott' 
am lylrau, &c., i mewn yn í'uan trwy Gynrtadleddau y Gogledd. 
Cymoierasom liyny dan sylw yn mhob Cytmnanfa, a pbawb o’r 
bron y 11 cymmeradwyo i osou cyuliun i ryddliau y Cyuuadleddan 
o bob dyledion. 

Y n:ae yma yn y Gy nnadiedd h.on lawer iawn o bregerhu 
l.yd y fynnuor, a phawb yn teimlo yn dda a phendeifynol i h?idio 
diífygio, gan hyderu v caifi pob un fedi o fì'iwyth ei laî’ur Mae 
yn:a hawb o’r brou tnor ymdrechgar og y dymunech i’w gweled, 
ac ŷ tnaenl yn teilyngu cael eu canmol. Nid oes dynion tnewn 
Ilan na lle am rai milltiroedd oddiatngylch y Cangenou, ar nad 
ydynt yn cael clywed yr Etengyl, ac y mae gwrandauiad da yn, 
gyffredin, a llawer o bleidwyr ac amryw yn credu, a diau pan y 
clafyclia Seion, yr esgorir arnyut i deyrnas Dduw ? a hyny ydyw 
ein gweddi a’n dysgwyliad. 

Y mae Cyncadîc.dd DySTryn Conwy yn gyffelyb yr uu. m>>dd, — . 
pob peth iuenn trefn dda, a phawb yn ymJrecbu cario gwaith 
l)uw yn y blaeu. Cawsotc Gymroanfa dda iawn yno, ac y 
maeut yn addaw gwneuthur ymdrech i ddyfod yn rbydd o bob. 
lien ddylediou, &c. 

Mae undeb da trwy y Gogledd yn gyffredinoî, ond ycbydig o. 
fedyddio, etto y mae rliai wedi cael eu bc :yd lio yn tnhob Cyn- 
nadJedd y tri mis diweddaf. Yr wyf y:t credu y bydd mawr- 
lwsddiant ar waitli yr Arglwydd yn Nghytnru o Ii\n a'.Ian. 

Ydwyf eich cyd-was yn Efengyl t'rist, 

Joiin Paruy. 


Y T lt “E-UBGRAWN “ YSGltYTHYROL!” 

Y Llywydd Jones , — Mae ymholi ytr.a a tliraw pa bryU y- 
daw yr “Eurgrawn Y’sgrythyroP’ allan etto, os ydych an>. 
ddyfod ag aii argrafìâad o liono ef hefyd, ac a werthwch chwi 
ef yn rhifynau fel ar y dechreu? Os gwnewch liyny, hysbys- 
wch drwy yr Udgorn ; canys credaf y byddai pawb yn falcb 
oglywed fod y fath Lyfr i’w gael, a chwyna aml un ei golled 
na fuasai wedi sicrhau copi iddo ci hun, ac un i bobun.ol 



CDGRON SEIÓS. 


50'? 

ùâulu memi prrd ; ac nid rliyfedd hyny, cauys dy wed rhai foá' 
vn hawddach bod heb i'eibl nag hebddo ef. “ R. Evaks.” 


Attebwn, y fod geuym gannoedd o’r urgraffiad byelian 
eyntaf ar law er’s blynyddau, oe y gall pob dosparthwr gael 
hyny a fyno o lionynt ond anfon yma, yn rhanau neu wedi eu 
rhwymo, a gwyn fyd pe byddent wedi eu chwalu liyd y wlad, 
ac yn cael eu mar.wl ddarllen, fel y teilyngant, gan fyd ac Eg- 
Jwys, yn enwedig gan y j>regetliwyr a’r sawl a ddysgwylia fod 
yn bregethwr ry wbryd. 

Pleser ein calon yw cymliell y L'.yír hwn yn daet- i sylw y 
Saint; ac etto gofynwn gan ein Llywyddion ei gymhell, a chael 
gan eu gwahanol Ddosparthwyr anibn am danynt, a'u cymhelt 
i bawb, canys ni allant heidio a bod o fuwr les a benditli i bob 
tm a’u darllenont. Yr ydym wedi synu llawer beth a all fod yr 
aclios nafnasai yehwaneg o brynu aryr “ fjuryiawn JJylas- 
ai yr argraffiad bychan a gylioeddwyri fod wedi ei wertliu er’s 
blynyddau, os yw ein chwaetli ni yir unrhyw safon debyg i’w 
le ; tra, yn lle hyny, nid y’m yn eredu íod hanner. uac un o 
i)ob hanner dwsin o liyd y noii Pregetìnsyr y Saint yn ei feddu, 
a channoedd o frodyr liebddo, lle, os caniateir i ni fa.rnu, na 
ddylai fod un liebddo. Galwasom sylw ato ar ddechren J T 
flwyddyn lion, gostyngwyd ei bi is ; etto, meddwn, geliir ei gael 
wedi ei rwymo, neu yu rlumau yn ol y gostyngiad addawedig. 
Yn awr yw yr ainser ì sicrhau copi o liono, canys nid tebyg yr 
argraffir ef yn fuan. Ka elioiier y cyfieusJra! 


UDGODN 8EI0N, 

N V. L' 

gu-r.t i) ^aínt. 

DYJ)D BADWRN, MEDI 2-'i, 1854. 

Newyddion Cartuefol. — Dwyr. Mòrf/amoy . — Mao y Llyw- 
ydd Evans yn oboiîhiol iawn o faes newydd ei lafur, ao yn caet 
«rgoeljon gobeithiol, ac undeb diagorol yn y brodyr i dalu ci\ 



510 


UUUORN SÍSION. 


hen ddyleilion. Da iawn fyddai genym glywed fod pob Lly v» - 
ydd yn gallu dweyd yr un puth. 

i'sgrifena yr Henuriad David Williams o Bontypridd, Medi 
12, newyddion eysurlawn ; dywed fod Saint y l’ro a'r cylehoedd 
lle y teitliia, yn cynnyddu mewn ffyddlondeb a phob duwiol- 
deb ; bedyddiwyd dau yn gyhoeddus dydd Sul diweddaf, a dau 
y Sul blaenoroi, yn Ngwaenyrerw, yn ngwydd llawer o edrych- 
wyr parclius. Bedyüdiwyd <5 yn Fontypridd dydd Sadwrn, un 
y dydd hwnw, ac addawsai dau ufyddhau dranoeth. “Maent 
yn parhau i fedyddio yn Nghaerdydd a’r cylctioedd,” ebe fe, 
“clywais yn y Cynghor diweddaf ani bedwar a fedyddiasid. 
Aeth Henuriad allan o’r cwrdd ar gais un i'w fedyddio, ac yr 
oedd tri wedi cael eu bedyddio dydd Mercher. Mae y Saint 
yn gofyn yn barchus iawn am danoch, ac yn awyddus iawn am 
eicli gweled yn mliob man Ue yr âf, ac felly finnau eich anwyl 
F-rawd.” Oniil ffrwyth yr ymdrech diweddar a wnaed i ddos- 
;partlni tratth'jdau yn y manau liyny yw hwn ? Diolchwn am 
deimladau caruaidd y Saint atom bob amser, ac ystyriwn ef 
yn werthfawrocach nag aur lawer, a melysach eu cwmnîaeth 
:iiâ gwleddoedd mawrogion byd ; er hyny, arall alwadau a’n 
liamddifadant am enyd o'u hoff gyfeillach. Em Duw a’u 
llwyddo ar eu cant'ed. 

Sir Fymny, Ebc y Llywydd Giles. sydd ar gynnydd parhaus, 
undeb rhagorol i ddosparthu traethodau, arwydd sicro lwydd- 
iant buan yw hyny; ysbryd traethodu yw rhag-redegydd bed- 
yddio genym ni. Argoel dda arall yw gweled awydd yn y 
Swyddogion am ddyfod î’r Cynghor, a bod mewn undeb a 
chariad yno, fel y dywed y Llywydd Giles eu bod acw wrth y 
4(5 o Henuriaid, heblaw ereill; nid all yfath fintai mewn undeb 
-lai r.á dwyn effaith ganfyddajwy, ond ymdrechu. Ceir add- 
'unedau siriol yma hefyd i dalu dyled y Gynnadledd, wrth 
•wneuthur yr liyn sicrheir cymmeradwyaeth y nef a’i bendith- 
ion cyferbyniol. Henffych i’r Jubil ddydd pan y bydd pob 
Oaugen o Eglwys ein Duw mor rhydd o ddyled ag yw rhai yn 
awr drwy ymdrech canmoladwy. 

Gorll. Moryanwg . — Mae ymroadau adncwyddol a sŵn ltogi 
nrfau at y cynheuaf mawr ac addfed yn mhob ciír o’r Gynnad- 
äedd hon, a’r Carnp Meetinys yn llesiol iawn. Dyll effeithiol i 
gael gwrandawiad yw i nit’er o Gangenau ymgyfarfod i fanau 



UDUOKN SEION. 


511 

-Ipdedig, a phregethu allan; os mewn doetliineb y perswadir 
mwy ar y bobl i ufyddliau, a pheidio bod yn rhy barod ì’w 
rhoddi i fyny, a chyhoeddi y “ mene tekel.” 

Llanelly. — AJae ymroad eanmoladwy iawn yn y brodyr hyn í 
ddosparthu traethodau; dywed y Llywyddeu bod wedi gwerthu 
eu liunain alian osfoc.t yn llwyr, ac yn galw am atnryw filoedd 
ereül gyda iîrwst mawr! Am y mwyaf, ynte! Pwy a enilla 
y wobr,” ac a wna fwyaf o les? Gyrfa i’w rltedeg yw yr 
eiddom, i redeg ae nid segura. 

Caerfyrddin . — Yma hefyd mae yr hauwyr ar ddihttn yn hau 
yr hád da, a dysgwylir cnwd toreitliiog o bobl Sir Gaerfyrddin 
i ufyddhau i alwad olaf ein Duw cyn liir, ac y mae awydd 
lon’d ein bryd weled tyrfa o honynt ar Fynydd Seion, eyn y 
daw y dyddiau dialedd ar yr anufyddion. 

Cysura y Llywydd Jeremy ni â newyddion am Gymmanfa 
ragorol a gynnaliwyd yn Llanymddyfri ar y 3ydd o‘r mis hwn. 
“ Yr oedd amryw gannoedd yn gwrando yn siriol, a’r Ysbryd 
Glàn yn nerthol ar y brodyr wrth bregethu cynnyddu a 
wnela 

Sir Feirionydd. — Cynnaliwyd Cymmatifa yn Nho'' yn, Meir- 
ionydd, Sul y 3ydd, pryd y cynnrychiolwyd c cangen, lö Hen- 
uriad, 8 Offeiriad, 3 Athraw, 1 Diacon, 3 wedi eu hedyddio, a’r 
cyfanrif yn 72. Hysbysir ni gan y Llywydd .1. Davies: — “ Si 
a gawsotn addysgiadau da gan y Llywydd Daniels, y Bujtail 
Jôhn Parry, a’r Llyw'ydd lí. Roberts, ac amrywiol frodyr 
ereill. Cafwyd o ddylanwadau Ysbryd Duw yn helaeth, a 
gwrandawiad itarchus iawn, ac undeb a chydweithrediad o 
blaid yr oll a wnaed, a p'tenderfyniad eadarn aettnfrydol i gael 
mwy o lwydd ar waith yr Arglwydd o hyn alian. Mae tri o’r 
gwirfoddoliaid, sef yr Henuriaid II. Parry,- Ajax, a Lewis, yn 
ddiwyd a ffyddlon i bregetliu y genadwri rasul i‘r byd, gyda 
dylanwad cryf. 

Ijyfj'njn Comrg. — Cynrialiwyd Cymntanfa yn liglwys Fach, 
Awst 27. Yn brcsennol o ddyeithriaid y Llywydd Daniels, J. 
Parry, &c. Cynnrychiolwyd 5 Cangen, 19 Henuriad, 6 Oöeir- 
iad, 4 Atiiraw, 3 Diaeon, 2 wedi eu bedyddio, a’r cyfanrif yn 
92. Cymmerudwywyd yn ddieithriad holl swyddau yr Eglwys 
drwy y byd. Sefydlwyd Cangen yn Conwy yn cynnwys 10 o 
aelodatt, ac ctliolwyd Wm. Davies, Icu., i’w llywyddu. GaL 



UDGORN SEIIIN. 


clä 

ẃyd un Athraw, ao un Diacon. *■ Cafwyd cyfarfodydd da d 
phregethau Uesiol gan y Uywyddion a enwyd.’’ ebo W. I)avies, 
ysgrifenydd. 

Sir Ddinbych , — A gynnaliodd ei Chynunanfa yn Newmarket, 
Awst 20,. Cynnrychiolwyd l(i Henuriad, tì Oífeiriad, 5 Ath- 
raw, 2 Diacon, 3 wedi eu bedyddio, 120 o gyfanrif. Dyna’r oll 
a glywsom, eithr deallir wrth lythyr dyddorol yr Henuriad J- 
l’arry yn y rhifyn hwn pa fodd y teinda Saint y cylclioodd hyny. 


At Lyu'yddion y Cynnadleddau. — Coffhawn chwi fod y chwar- 
ter liwn yn diweddu gyda y mis hwn, ac o ganlyniad, crcfwn 
cicli sylw yn brydlon at yr hyffbrddiadau a gyhoeddasom yn 
rhifyn 22. tud. 350, o’r Udgors. yn y gyfrol hon, a thaer er- 
fyniwn arnoch i efelychu eich prydlonrwydd a’cli manjdrwydd 
ar ddiwedd y chwarter blaenorol, ac yn ficy feìly os gellwch. 
Cofier fo<] y cyfan i fod yn Diyerpool y dydd olaf o’r mis ! 


Dyìedion aiti Lyfrau'. — Drwg genym orfod galw sylw ein 
brodyr Llywyddol at y ddyledsẃ’ydd bwysig' ac arbenig o dalu 
inwy o sylw at ddosparth y Uyfrau, a clirefu arnynt weled fod yr 
arian dyledus i’r ddwy Swyddfa yn treigìo yno dipyn cyflynt- 
ach neu aniîach, canys cynnyddu niae y cblyled o hyd ac yn 
gysson, yn enwedig ar rai Cynnadleddau, hyd nes y mae wedì 
mu'yhau eleni yn agos i gant o bunnoedd eisoes! yn lle Ueihau 
Iiyny o leiaf. neu ychwaneg, t’el y gallesid ei resymol ddysgwyl ! 
Mae yn rliaid fod bai yn rhywle, pan y mae Cynnadleddau heb 
dalu dim, neu nesaf peth i hyny, er’s chwartcri yn olynol. Y 
mae y Lìywydd a adawo i’r fath esgeulusdod barhau yn fyr 
iawn o lanw ei gylch Lly wyddol, ac fe’i siomir os dysgwylia i 
ni ei esgusodi ar gost ei Ddosparthwr, o herwydd mai ag ef y 
rnae a wnelom ni, cofier ; ei waith ef y w edrych at ei Ddos- 
jrarthwr, agweled fod arolygwyr arno bob chwarter yn fanwl. 
Frodyr, a gaiff yr awgrymiad bach hwn ei effaith i beri i’r 
arian dyledus ddyfod yma erbyn diwedd y chwarter hwn? Beth 
meddych? Amser byr a ddengys! Credwn y gwnaitîy tro 
heb fod yn fwy personol yn bresennol. 


Creui.ondeb vr Ei.i.myniaiii. — Cardut'-u am yiefydd , é'c.— 
Deallwn drwy lythyrau diweddar foil y brodyr G. C, lìiser, <t 


tllGOtiN* seiOS. 


51 * 


Mitiicu woài cael eu carcharu, Awst 13, am bregethu yr efeng- 
yl yn nhref llaiaburg, a chaw»ant eu cau mewn daear-dj 
brwnt am rai wythnosau; o'r diwedd galwyd yr holl Saint ag 
oedd yn yr hoU gylclioedd hyny ynghyd i’r llys i glywed rhailh 
y Llys ar eu blaenoriaid. sef carehariad pedwar yn ychwanegol 
o'u swyddogion, a hyny yn unig o herwydd iddynt agor eu tai 
i bregethu ynddynt, a gorfuwyd y dyoddefyddion i dalu holì 
gostau eu cospi hefyd! Dygwyd eu llyfrau oddiwrthynt, ac 
alltudiwyd y Mornioniaid o’r wlad. “ am cu bod yn beryglus i'r 
ilywodraeth.” Dr'wy ddylanwad y Meistri Morris, & Co., sym 
udwyd y carcharorion cyntaf i garchar glânach, a dyblwyd eu 
hamser i fod yno. Er hyny oll. da genym ddeall fod y brawd 
Riser wedi dyfod yn rhydd o’u bachau ìjwy oll, a thirio yu 
Liverpoo! yn iach a chalonog. Da yw i’r Saint yn rahob gwlad 
mai y Duw Hollalluog yw eu Tad, onite difodasid hwy o’r byd 
hwn cr's tro betlach ; ei freichiau tragy wyddol am danynt a fo 
nea nchub yr holl oncstion. 

Y Tajìenau OjfrijìadoL — Tehygwn fod pob Llywydd wedí 
gweled y Taflenau cyfleus hyn a wnaethoro, er cynnorthwyo i 
gasglu. a ohadw cyfrifoo y casgliadau at bob achos yn drefnue 
a chywir. Maent yn gyfaddas i bob Cynnadledd a phob Dos- 
parth, ac y maent yn rhatach a gwe’.l na dim arall a allwn 
lunio i'r perwyl hyny ; ac felly cymhellwn hwynt i sylw ixib 
Cynnadledd. Anfoner am danynt yn brydlon cyn bo eu heis- 
icu, fel y caLfom amscr i'w gwneuthur. Parha yr un gyntaf am 
fls i gasgliadau wythnosol, yna adnewydder gan un arali, a 
throsglwydder y cyfanswm ar gyfer enw pob cyfranwr ar lyfr 
yGangen. Mae y drydydd Daflcn wedi ei gwnentliur i cliicr 
byn casgliadau pump wythnos olaf y chwarter ; ac felly, ced- 
wir coíî'adwiaeth o weithredoedd personol poh un at bob eym- 
deithas a chasgliad ar lyfr y Gangen, a darllener hyny yn 
nghwrdd Saint y Gnngen, o leiaf unwaith bob chwartcr, ac os 
bydd carnsynied, yr hyn gyda gofal nid hawdd y byrid, gellir ei 
adgywcirio yn y fan. Eu pris yw 2s 9}c y cant, ncu un geir,- 
iog i hob Dosparth n ugain o bobl, bob chwarter! I'r sawl a 
iawn ystyria y pwysigrwydd o groniclo ei weithrcdoedd i 
ddyfod i'w wyneb ef a’i achau ar ei ol yn “ Llyfr cyfraith yr 
Arglwydd'' yn Seion— ac a iawn ddeallo mai yn ol ei liaelion: 



UDGORN SEION. 


51 1 

iit achos Duw y bydd haelioni Duw ato yntan, nid rhaid 
dweyd chwaneg ar liyn ; nac wrth y Llywyddion a iawn ystyr- 
iant y pwysigrwydd o iawn drefn a manylrwydd, ac o wneu- 
thur cyfìawnder â”r cyfranwr o bob achos nid rhaid i ni 
ymhelaethn er eu cael hwy oll i undeb a chydweithrediad yn y 
pcth hyn liefyd, debygwn. 


NEWYDDION O UTAH. 

Hvsbvsa y “ Deseret News” aro Gorphenaf y 6 fe*î ni fol Cym- 
oraul'a wedi cae! pì chymial yn Ninas y Tdyn Haien Mawr ar y 
'11 a'r o Fehefin, r-ithr ni ddyry fanylrwydd o’i chofnodion, 
dysgtt'YÜwti hyny cyn hir. Etholnyd v personau canlynol i 
genadiaethau ; yr Henuriaid John Taylor i Gaerefrog Newydd, 
N . II. Fe‘.t, A. Robbins, J. Ciintou, M. H. Peck. ac A. Lamb i 
fyned gydag ef. John Young i'r Taleithiau, L. Brnnson i Dal- 
aeth Michigan ; Preston Thomas ac E. B. Trip i Texas; E. 
Whiting i Ohio, a Jaraes Craig i’r Iwerddon. Etholwyd John 
mab liynaf Hyrum Smitb i fod yn Batriarch ar Eglwys Iesu 
Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, Cynghorodd y Llywydd B. 
Youtig yr Esgobion i ddarparu coed a defnyddiau ereill er adeil- 
adu háf-dý a gynnwysai o ddeg i ddeuddeg mil o bobl yn gysur- 
us erbyn anrhydeddiad y 4ydd o Orphenaf. 

Mae y “ Deseret News” wedi dyfod allan roewn gwisg gartrefol 
— \tedi ei wneuthur gartref, o ddefnyddiau hen ddillad a wisgasid 
yn garpiau rhwng y mynyddoedd creiglyd, ac wrth ystyried mai 
hwn yw v papyr cyntaf a wnaetlipwyd yn y DyfTryn, ynghyd a’r 
anfanleisiou i w wneuthur, ni ellir beio arno. Henífych i’r dydd 
y bydd Utah nior anymddibynol ar y byd am bob nwyfau ag y 
byd'.iant am bapyr tra y gellir gwneyd cystal â hwn, a llwyddiant 
i’r anturwyr diwyd yn eu bymgeisiadau i hyny, roeddwn ni. Yr 
Adrhydeddus Elias Smith yw prif Swyddog y 11 y thyr-doll, yn lle 
y diweddar drengiedig W. Rirhards. Maey Llywydd Young wedi 
gwneuthur trowen fâd, yn 46 troedfedd o liyd, i drosglwyddo 
nwyfau ar hyd y Llyn I-Ialen Mawr; gweithir ef gan beiriant 
ceffylau am yr aruser presennol. 

Decl.reuodd y brawd Kennedy fedi ei wenith heddyw, y 6fed, 
ac y mae ganddo bump erw yn addfed, heblaw llawer chwaneg a- 



UDGORN SEION. 


515 


f v d (i vn aldfeO yn fuan- Yr ymfuilwyr i Galifornia, a’r dyeithriaid 
r»eild yn y ddinas a synent yn fawr. wrth garedigrwydd y Saint yn 
v°a gwahodd liwy oll i fwynhau o ddanteithion eu gwleddoedd ar 
y ywyl-ddydd, sef y 4vdd o Orplienaf. 

Tiriasai pe.iwar o fasnachwyr yn y ddinas eisoes, «o wrth eu 
sodlau werth dros filiwn o ddolars o nwyfau a marsiandiaetlt i’w' 
gwojihu yn Utah. 


Y SA Í\T YN B AEILON: 

Pwy sy’n cael eu diystyru 
Yn Babilon ? 

Neh yn fwy na Saint yr lesu, 

Yn Bahilon : 

Cael eu galw yn Sataniaid, 

Twyilwyr drwg, a phechaduriaid ! 

Dytna ran yr Israeliaid 
Yn Babilon. 

O’r fath wawdio mawr sydd arnynt,. 
Yn Babilon, 

-Am fod y gwirionedd ganddynt, 

Yn Babilon ! 

Dyroa gyflog i bregethwyr, 

Sydd yn credu’r boll ysgrythyr, — 

Cael eu cabìu gan grefyddwyr, 

Yn Babilon. 

Beth gan hyny ddaw i ddynion,- 
Yn Bahilon, 

Sydd yn cablu Duw a’i weision, 

Yn Bahilon? 

Dwyn i gof o dan y gafod 

Fydd i’r rhai sydd ’nawr yn gwrtbod. 

Pan fo Duw yn cnspi pechod, 

Yn Babiion. 


E. Sl m&fers-, 



UDGORN SF.ÎON. 


516 


AMRYWIAETHAU, &e. 

Yn awr yn y Wasg, — Y‘ Guahodcìiad’ a welir yn y rliifyn 
liwn, ac syiM yn aros i I.y wy.ldion y Cynnadleddau anfon i ni 
enwau y lleoetld prcgethu, enwau Lly wydiiion Cangenan, a'r 
îiifer a fynir i bob Cangen, yr hyn n erfyniwn gyda brys. Eu 
yiris gwerthu fydd 2s y cant. Rliàd ydynt,— crfraner yn rhâd 
hyd nes y deallo pawb pa le y gallant gtywed pregethu efengyi 
Cristyn ei phurdeb! Pa sawl mil a t'ynir? 

CvM3iASFAOnt>n. — Cynnelir Cynnnanfa Ddwyreiniol Mor- 
ganwg ar y l af o Iíydref. Bryeheiniog ar yr Sfed, Mynwy ar y 
lsfed. Cforllewin Morganwg >>.r yr 22ain. Llanelli ar y 29ain, 
Caerfi-rddin ar y áined o'Dachwedl, Aberteifi nr y 12fed, 
I’ent'ro ngleddol ar y l9eg. a Phcnfro Ddeheuol ar y 26ain. 

$5T Ein syniudiad oFertìirr i Abertawy a barodd i rai syp- 
ynaü o'r Star a’f UnooiiN fethu cyrhaedd pen eu taith yn 
brydlon i rai manan, eithr o hyn allan liyderir y byddant yn 
adnabod eu. lhrybr a’u hatnser. 

gg” Crefwn sylw at yr “ Hysbysiad i Ytnfudwyr,” yr hwn a 
ddaeth ond brairld yn brydlon i'r rhifyn hìvn; caiff cin sylw ond 
odiil yn y nesaf. hyd hyny ymbawtoer! 

C yt at; w Yn >> vo. — Mr Dewi Elfed Jones, Nb. 12, Carmarthen 
Bnildings, Iligh Street, .Swnnsea. 

('ofier mai George W. Daries yw Prif Ddosparthwr 
Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg. 

Df.riîyniadau am Lyfiíaii o Aayst 31 nvD M f : > i 13. — 
Morganwg Ddwyreiniol, Ids 54c; Morganwg iirllewinol, 
£4: Sir Ddinbych, 7s; Caugen Gymraeg Liverpool, £1 His. 

«*, Anfoner pob Hythyrau, yn cynnwys eirchion athnliadau 
i Cojit. Jones, " Udf/orn Stion” Officn, Sn-ansca. 


CYSNWYSI ,1 D. 

Gallu :» tl»ra«îvwydí1olrteb yr OflViiiada»*th iîrtt 

H'íbysiart i Y'mfutlwyr - 50.0 

Gwnliufitüari Ortti 

Llythn y {iiignil J l';n ry 5üS 

Yr “ Hurmuwu Yssrsihyrol” •rtts 

Go!vcyd(li;ieth — \ewytlilion Cî« r tr*-f*» I — At Lywyritlion y Cytinadlt'dilaii — 
!V,ii‘il aiu Lytiau— Crt'itl«iiflt , b yi LMinyniaitl— Y Talìenan Cjftif- 

iadol irt!) 

Yfwyiitlion i» Utali . 5N 

Y SnMit yo 5 î.O 

Amry« ia* Ihau, &c OI'I 


A B E R T A W Y : 

àCGIUrf WYD A C M Y H 0 B 1 1 D W Y D GAN D . Jt'NEs. 



ÜDGORN SEION. 

?• Kt' 

ŵereii )) 


Kfnr. 33.] TACHWEDD 7, 1354, [Cvf. VII. 


DLYTIIYli Y LLYWYDI) ICIMBALL AT EI EAB YN 
LLOEGR. 

( Allan o'r “ Millenia! Síar.”J 

D. Ll H. íla vr, Meh. 29, 1854. 
Ev ANwy l Fa ü Wilhaji, — Yr oüdJ ein Cymmanfa yn llud 
fawr, a’r gynmilleidfa yn gyffredin oeddynt o'r sefydliadau yn 
eithafion y Dcau byd eitliafio:i y Gogledd, ae yn gyfi’rtdin, 
dygasant lawer o ddegwm o ymonyn, caws, a plietlniu ereül, 
mewn atebiad i’n\ galwad arnynt yn y Gymmanl’a o’r blaen. 
Ni amlygwyd gweil teiinladau, :\a gwcdl ysbryd, er pan y 
daetìiom rliwng y mynyddau. Ni pharhauodd y Gymnianfa 
ond dau-ddydd, o herwydd gwresawgrwyild y tymmor, ae am 
nad oedd y Tabernacl yn îiarmer digon eangi’w eyunwys. Ee 
dreuliwyd yr amser gan mwyaf mewn addysgu, prcgethu, ac 
adrodd liynodion Joseph, a’i ymddygiadau hyd ei farwolaetli. 
Ni threfnwyd nemawr fusnes heblaw penodi deg neu bymtlieg 
<■ bersonan i fyned ar genadiaethau 

Oyn belled ag y perthyna i’n tculu ni, mwynhant iechyd ac 
ysbryd da. a digon i fwytu, yfed, a gwisgo. 

Byddwch sicr ein bod yn eicii cofio yn ciu gwcddiau, ynghyd 
a’r holl ffyddloniaid yn mhluh pob ccnedl, ac ar Ynysoedd y 
Äior ; ac ymlawen’nawn yn fawr yn eicli ITyddloudcb chwi, a’r 
hrodyr a aetliant gyda cliwi, ynghyd a’r rliai a’ch eielychant, y 
dangoswch eicli cymmcradwyaetii lct dynion Duv.’. yn eich 
33 rutis Ir.] 



518 


UDGORN &EION. 


(lyfodiad i inewn a’ch mynediad ailan, pan y gorphwysoch » 
phan y cyfodoch, canys bydd hyn yu anrhydedd i’ch tad yn 
Israel, ac i’ch arweinyddion canys ni adawsant hwy erioed yr 
un ystaen o'u hol, ac na ato Duw y gwna ein plant, na neb o’n 
hanwyl frodyr hyny. Anrhydeddwch eich Offeiriadaeth, a 
mawrygwch eich aelodiaeth, a’cli galwedigaeth yn Eglwys Iesu 
Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf, ac yn nheyrnas ein Duw ni ; 
a’r Offeiriadaeth a’r aelodiaeth yna a’ch anrhydedda. a’cli 
dyrchafa, ac a’ch gwna yn nerthol yn nhỳ Israel, ac yn ffyn- 
nonell cysur i’w bobl Ef. Byddwch ostyngedig, gweddigar, 
cymmwynasgar, cariadlawn, a tlirugarog, a chewch drugaredd ; 
a’r hyn a ddywedaf wrthych chwi, a ddywedaf hefyd wrth holl 
Henuriaid Israel yn yr hen fyd, aphawb a gredant eich geir- 
iau, a’u heiddo; canys yr Arglwydd Dduw a’cli bendithia ; a 
phawb a wnelont ei ewylìys Ei', a gadwant ei orchymynion, ac 
a wrandawant ar ei lais, a allant ymddibynu fod ei angylion 
o’u blaen ac o’u hol hwynt, ac na adewir hwynt yn y byd hwn, 
uac yn y byd a ddaw, ac ni fydd eisieu ar eu teuluoedd, eithr 
cysurir hwy nos a dydd. Yr Arglwydd a ddanfona ei angylion 
i wylied drostynt, cyhyd ag y gwneiont ei ewyllys, cyhoeddi 
ei air, a 'thystiolaethu dros ei enw i genedloedd y ddaear am y 
petliau hyny a wyddant yn sicr, a welsant, a drafodasant, a 
deimlasant, ac a brofasant drostynt eu hunain. 

Bu ein tymmor yn oeraidd a gwiawiog, gydag ychydig eira 
a chawod o genllusg, yr hon a niweidodd lawer o lafur — gor- 
lifodd y gwlaw a lifodd o’r mynyddau amryw erddi, a gwnaeth 
gryn itiwed iddyntyn y Ddinas; boddwyd dau ohlant agoedd- 
ynt yn bugeilio, gau y llifogydd a ruthrasant allan o Bute 
K;myon — dygwyddodd yr oll o fewn un awr. Ni wybuwyd y 
fath storom oddiar ein dyfodiad i’r mynyddau. Ni fu aber y 
Ddinas mor arw arnom y tymmor hwn ag o’r blaen; er hyny 
yT oeddyn arw ar ddydd y storom, eef dydd Mawrth, Meliefin 
13, am hanner awr wedi tri y prydnawn. 

Mewn pertbynas i’r cnydau yn y wlad lion, y mae gwell ar- 
goelion am wenith a llafur, cloron a gwyrddlysiau ereill ; y 
maent yn frasaeh nag yn un flwyddyn flaenorol. Y mae yn 
dobyg y torrir peth gwenith mewn ystod pythefnos. Ni 
ragorwyd erioed ar y bor& sydd yn y dyffryuoedd ac ar y 
mynyddau. 



CDliOhS ShlOS. 


blfl 


ËOrycìm yr anifeiliaid yn dds, ac y mae pob peth yn ö'ynu. 
Y niae adeiladau yn myned rliag eu bìaen yn llawer cyflymach 
nag yu unrhyw flwyddyn oddiar pan y daethom i’r mynyddau. 
Adeiladwyii amryw ystordai newydd, un gan yr Henuriad 
Hyde, ac amryw gan ereiil. * • * 

Gorphenir rnur amgauoi y Heml yn mhen tair wythnos neu 
iàs. oddeitiir y pyrth. Deehreiiasora ar yr !Ceg o Fehefin i 
osod sylfaeu y Deml, a gwnai i’ch calonau lamu o lawenydd, 
a’ch tafodau i floeddio, wrth weled y creigiau anferth yn treiglo 
ì’w lle eu hun, gan fod genyra 40 o weddeuau yn llusgo cerrig 
mawrion, ac yn cludo bob i ddau lwyth y dydd. Ymddengys 
í'el pe yr ymsymmudai pob peth gyda grym daublyg i’r 
hyn a wybuwyd erioed j'nu ; y mae pob dyn yn ddiwyd, ae 
yn teimlo ei gyfrifoldeb yn fwy nag yn un amser blaenorol. Yr 
ydym yn cael amser da, heb un segur-ddyr, yn ein heolydd. ac 
yu y nos ni cblywir braidd gyfarthiad ci, ac y mae pob peth yn 
deg, sefydiedig, a tiiawel, a gweddiau dyddiol y Saint dros 
Iwyddiant achos Duw, a Uesliâd ei weision ar wyneb yr holl 
ddaear. 

Y mae iechyd ý Llywydd Young yn dda, ae y mae tnewn 
ysbryd rhagorol, ynghyd a’i Gyngliorwyr, y Deuddeg, a’r holl 
Offeiriadaeth. * • • • 

Mae y Llywyddion Young, Grant, a minnau yn bwriadu 
tnyned i enau cwm Ih-oro, a gwneyd heol newydd oddiyno i 
Fort Supply, ar hyd yr hon y tramwya ein hyntfudiad presen- 
nol, yr hoa a’u harweinia yn nes i ganol y wlad, Ile cânt ddigon 
■o borfa i’w hanifeiliaid, a lle y medrant ymiedaenu i’r gogledd 
neu’r deau yn well. 

Mae y Llyn Halen a’r Iorddonen yn ucbel anarferol yn bre- 
sennol. 

Yr ydyrn wedi parotoi i gadw gwyl ar y 4ydd o Orphenaf 
nid dros y genedi bon, eitlir i adgoffa arn, ae i anrhydeddu ein 
eyn-deidau. y rltai a ennillasant annibynrwydd, i gyflawni y 
dybenion eu bwriadwyd gan yr Hoilalluog. 

Dywedwch wrth yr holl frodyr íod eu teuluoedd mewn 
iechyd^ic ysbryd da. Gwelais y ntwyafrif o honynt, a cfclyw- 
ais odaiwrth ereiil. Cofiwch iì yn fwyn a charedig at yr lioll 
gwmpeini, a’r lioll Saint, yn frodyr a chwiorydd yn yr hea 



520 


UDGOKN SEION. 


Loegr ; a dywedaf Duw a’ch bendithio oli, ynghyd a'r hoíS 
Saint yn y wlad yna. a tlirwy y byd. 

Ydwyf, fel arferol, 

Eich caredig dad yn Nghrist, 

Heber C. IÍImball. 


DESGRIFIAD G’K DEML, 

Diniu* y Llvn Haíen Mawr, Gtnph. 31, ISt-l. 

Aswyl Fhawd Eiìanhi.uí, — Yr oedd gwyl y 2ŵin o Orphen- 
af yn olygfa ardderchog anaríerol; o’m rlian i, fy opiniwn 
milwraidd i yw, na chaj'wyd erioed dyrfa fwy golygus, llawen, it 
tlirefnus o fechgyn a ruerched, yr hon oedd agos a ilenwi y 
Tabernacl ei iiunan. Ar y diwedd cydsyniodd pawb yn un- 
frydol i adeiladu Tabernaci ddigon eang i gynnwys deuddeg miî 
o bobi. 

Mae y tywydd wedi bod yn Lled wreäog, ac y mae y cynìiau- 
af yu agoshau yn gyflym. Yr oedd y cnydau yn deg iawn fi 
sefydliadan Cedrwydd a Pharowan. 

Gan ystyried y byddai desgriâad byr o faintioli y Deml yn 
gymmei'3dvry, aethum i Swyddfa y Portreadydd, a chelais y 
brasluniad a ganlyn: — 

Sylfaen y Deml sydd 193 troedfedd, o cìdwyrain i orllewin 
drwy ganol yv adeilad, yu cynnwys syltaen ymuriau; 12(5 
o'r gogledd i’r deau trwy ganol y tyrau, yn cynnwys sylfaen y 
mnriau. 

Mae yr ystafell isaf yn 119 troedfedd wrth 79, y mur yn yr 
ochrau gogleddol a deiieuol yn wyth troedfedd o drwcb, wedi 
eu oyfnerthu à nifer o golofnau ; y Senestri yn hannei 
cylcli Yn y canol gosodir y bédyddfari yr hon a fydd yn 58 o 
droedf-.Jdi ysgwar, gyda Swyddfäau i’r Ysgrifenwyr, ac ystaf- 
elloedd cyfaddas i wisgo. Trwch y sylfaen-fur yn y gwaolod 
fydd 10 troedfedd, yn euliiau yn raddol o bob ochr hyd tt troed- 
fedd ar gyfur y Uawr isaf, Ui troedfedd islaw, ac 8 trocdfedd ynr 
uwcli na gwyneb y ddaear, yr iiyn a wna uchder y nmr meini 
o’r gwaelod yn 24 troodfedd. 

Mae yr ail lawr yn 120 ei liyd wrth 80 yn y gwagder, yr. 



ÜÜGOEN 6i:iON. 


521 


fwauo" u'vchbcn, a*i uchdcr yn y canol yn 35 trocdfedd, y wal- 
iau yu 7 troedfedd cu trwch, a dwy rcstr o Swyddfiiau ar yr 
<K*,hr oirleddol a dohcuol, 1 6 o nifer ar ganol y nenfwd, ac wedi 
eu goleuo drwy ffenestri hanner cylchog. 

Mac y trydydd lawr yn 121 troedfedd ci hyd, 81 ei led. 3.5 ei 
’.iehder, y waliau yn 6 troedfedd eu trwch, ft l(i o Swyddfäau ar 
ganol y nenfwd. 

Codir y to yn Ẁ íroedfedd yn y canoî, «, fe'orclniddir ef & 
inettel. 

Yn »erfíedig ar golofnau y iîawr isaf mae darlun o'r ddaear, 
ac cyfnewid ei olygfatfau ddcchreu yn y gongl dde-ddwyr- 
fîiniol. Ar y pen uchaf i golofnau yr ystafell gyntaf, ac wedi 
eá cherfìo mewn eerriií, cynnrychiolir y lloer yn ei gwahanol 
ymddangosiadau. Wcdi ei gerfio mcwn cerrig ar dorfyniad 
(‘oìofunu yr ail lawr, gwelir yr haul yn ei holl ymddangosiadau, 
ae ar bob bonsang ar hyd ystlysau yr adeilad mae y blaned 
Sadwrn. ei niodrwyau a’u lleuadau vn gerfiedig. 

Esgynir i bcn y pedwar tŵr ar byd grisiau a droellant o am- 
gylch colofn garreg yn 4(> troedfedd o drwch; cynnelir pob tẃr 
gan l)edair colofn wyth-onglog. y rhai a goronir â phinaclau ; 
eíblycha coronau colofnau y tyrau gymylau. oddiwrtli y rhai 
tardda adlewyrchiadau. Ar dŵr y gongl orllewinol cerfir yr 
Arth Fawr yn cyfeirio at, neu mor agos y gellir at y Seren 
hegynol. Coronir y tyrau á pliinaclau gyda mur ganllawiau 
yn ddospartbiadau, ac yn terfymi yn dŵr eogyrnog ; dysga 
oerfiadau pob carreg wers foesol, a’r oll yn cyíarwyddo at y 
byd ncibl. 

Addui*nir y muriau ar vr ochr oglcddol â 9 o golofnau 
a V ar yr ochr ddeheuoi, ac addurnir y tyrau â 32 o golofnnu ; 
bydd pob colofn ochrog yn 100 tr<ícdfedd yn uwch na gwaelodei 
lK)tisang. 

Eisoes tiriwvd 16 troedfeild o‘r sylfaen, ac y mae cannwdd o 
foini anlerth wedi cu sylfaenu : greuan cymmysgedig â chyrn- 
rwd yw y ddaear o dan y sylfaen, ac yn agos mor galed â 
ohreigiau y mynyd<loedd. a’r hyn a‘i gwna yn gyfartal braidd 
â’i seilio ar y graig. 

O ilan arolygiaeth y fath ddyn cywrain, deallus, ysbrydol- 
islig, ac o’r fath gynneddfau anghymharol o odidog ag yw y 
JJywydd Yonng, yngliyij a cliynnorthwy yr Henuriad Truman 



522 


UDGOItN SEIOS. 


O. Angel, un o brif gywreinrwyr cefyddydol acinabyddua y 
byd, o dan gyfarwyddyd goler.ni ysbrydoliaeth, dysgwylir y 
bydd y Deml fynyddig hon yn enghraiSt ardderchocaf o gyw- 
reinrwydd celfyddyd o fewn y byd, ac fel y cyfriw a ddeua 
svlw y bvd dysgedig fel enghraifft o “ drtfimsrwydd eelfyddyd- 
awl Mormouiiidd;” ac i’r Saint bydd yn ganol'owynt eu bym- 
gasglfa, lle y mwynhant ordinhadau yr OfTeiriadaeth, a’n 
bedyddiadau dros eu meirw' ; hyd y nod y meddylddrych am yr 
hyn egwyddor ogoneddus a braint, a acliosa i galon pob Sant i 
lamn o lawenydd, am ei fod yn byw ar y ddaear yn y dydd ag 
yr aüíeroild Duw ordinbadan ae awdurdCHÌ ei deyrnas i blant 
dynion. 

Mae ein heolydd wedi bod er’s rhai dyddiau yn llawn obed- 
rolfeni ac anifeiliaid Ymfudwyr— ambeli ddydd gynnifer â 
chwech gwersyll, er hyny dywedir i’r brif ymfudiaeth fyned 
heibio ar hyd y ffordd ogleddol. Tiriodd wytli o Farsiandwyr 
a’u nwyfau, etto nid yw y brif osgordd wedi cyrhaedd. 

Tmweiodd y ceiliog y rhedyn â rhai sefydliadau yn iiioeog 
arw, a ctiwynir rhag eu difrodaeth o’r cnydau diwediiar a’r 
gerddi. 

Tiriodd y Brawd Isaae C, Haight yma o Farowan. Dywed 
fod waliau y fi’wrnes liaiarn newydd wedi cyriaiedd yr uchder 
o 1 6 troedfedd. 

Yi eiddoch yr, ffyddion, 

Geobc-e A. Smith. 


CTMMANFA DDWYREINIUL MORGANWG, 

A gynnaliwyd vn Ncuàdd V Llew Gwýn, Merthyr, SuL, Hyd- 
ref 1. Y'r eerld yn bresennol Lywyildiaeth Cymru. yr Henur- 
iaid C. G. Webb, a McAUister o Ddyffryn y Mynyddoedd ar 
ymweliad o Loegr, ynghyd ag ainryw Lywyddion Cymiadledd- 
au Cymreig, a llu o ddieithriaid. 

Wedi dechreu t’el arfurol drwy ganu a gwcddio, gwnaeth y 
Llywydd liobert Evans sylwadau yn debyg fel y canlyn: 

Teimlaf i’eh hannerch fel ag y gwnaeth ì’aul i’r Corinithiaid 
gyirt: — " Ilefyd, yr ydwyf yn hysbysu i cbwi, frodyr, vr efeng- 
yl a bregetbais i chwi, yr lion liefyd a dderbyniasocb, ac yn yr 
hon yr ydych yn sefyll ; trwy yr bou y’ch cedwir hefyd, o 



CDGORN SEIOÎÎ. 


52.3 


yáj'cli yt» <3 ä 1 yn eîch cof â pha ymadrodd yr efengylais i 
chwi, M &c. 

Gwyr y Saint iddynt dderbyn efengyl Iest» Grist, a’u bc»d yn 
sefyll ynddi, uc eu cedwir hwynt trwyddi ; ond y ma»* os yn hod ; 
ar ammodiiu yn unig eich cedwir; os ydych yn dal yn eich cof. 
Pan orlwythir y cof à gormod o wahanol bethan, rhaid i’r naill 
neu’r lloil fyned dros gef. Ni ddylai y Saint gadw malais ria 
drygioni yn eu cof, ynte, rbag iddynt anghr flo â pha ytnadrodd 
vr efengylwyd iddynt, ft methu cael eu cadw, gan yr ymddibyna 
eu cadwedigaeth ar gofio. “ Y mae fy nghof yn ddrwg iav.n, nis 
gallaf gofio y cwbl !” Ni chedwir roo honot ynte. Pa un ai dy 
gof sydd yn gwneyd cam o bonot ti, neu tydi o’th gof? Dylid 
ysgrifenu yn y cof yr yraadrodd a efengylir, fel na ddileir nio 
hono byth, »c nid ei daflu i fewn fel gwair o bigau. Llyfr 
yw y cof lle yr ysgrifenir dygwyddiadau, ac eu gwelir wed’yn 
w 3fi • ysgrifenaf *r, ,, neu “ a ddilëaf o lyfr fy nghofl'uwdwr 
iaeth/’ meddai Duw. “ Mi a ysgrifenaf ar lecbau eu calonau 
hwynt.” Ysgrifener ar lechau ein calonau ninnau heddyw yr 
ymadrodd a efengylir, gan i ni ddyfod yma i glywed, clywed er 
cofio, achono er gweithredu, a gweithredu fel y gweithiora allan 
eÌD hiachawdwriaeth ; ac ni weithredwn heb gofio, o ganlyniad,os 
ydych yn dal yn eich cof eich cedwir yu unig, 

Cynnrychiolwyd y Cangenau, y rhai oedd ar gynnydd yn gyff- 
redinol, y rhai llesg a difater yn ymfywhau, a theiinlo eu cyfrif- 
oldeb, ac ymdrech cyffredinol i bregethu, traethodu, a bedyddio. 
Bedyddiwyd rhai ganol nos yn Georgetown, a bedyddiwyd amryw 
yn Dghylchoedd Pontypridd, lle y dosparthwyd llawer o draeth- 
odau, gerllaw yr hwnle, sefydlwyd Cangen. 

Penderfynant adeiladu Capel yn Nghangen Cwmnedd ! Tal- 
wyd £9 lôs o ddyîed y Gynnadledd yn Nghangen Caerdyf, a 
phrynwyd a dnsparthwyd gwerth £5 o draethndau gan eu Cym- 
deithas, a choronodd yr Arglwydd eu llafur â llwyddiant; ar- 
llwy8odd o’i ffynnonell ddihysbydd ei ddoniau yn helaeth i’w 
plith, er cadarnhad i’w credinwyr, llawenydd i’w calonau, a go- 
goniant i Dduw. 

Amlygwyd drwy gynnrychioliad Llywyddion y Cangenau fod 
undeb a sel frwdfrydig trwy yr holl Gynnadledd, hyn hefyd a 
brofid drwy weithredoedd cyferbyniol, y rhai a darddasant trwy 
yr holl le, fel egin gwanwyn neu tìodeu haf, fel blaenffrwyth yr 



524 


TJDGORN SEION. 


hâ'i da a hauwyd drwy ymlrechiadan diílino y Llywyddiaeth 
fiaenorol, a’r rìiai a ddwfrbeir ac a faethir mor dadol ;^d v Llvw- 
iaeth olynol hyd yn liyn. 

V Llywydd Evans a sylwodd fnd rhyw raíroriaetlj yn mhob 
Cangen, ac am i’r naill Gangen d-ìewis rhayoriaethau v 11 a 11 i 
lanw hì diífygiadau ei hun. 

William Lewis, Ysgrifenydd. 

(Pw barhau.) 


UDGOEN SEION, 

N BU 

ŵcrcìî \) ^aint. 

DYDD SADWRN, TACIIWF.DD, 7, 1854. 

Ymphdiaeth. — Dysgwyliíi y Saint drw^' Gymru am y tym ■ 
mor ymfudol presennol gyda dyddordeb mawr. Yn gyferbyn- 
iol i gyflymdra ehediad y tymmorau ymfudol heibio y naiil 
flwyddyn ar ol y llall y prysur gyflyma cerddediad y cwmwl 
beichiogaidd o uthr ffrewyllau Duw drwy awyrgyich gym- 
mysglyd anufyddion i’w genadwri, bygwthion hrawychaidd pa 
rai sydd yn amlygu awydd cynnyddol “plant y goleuni” i 
ymgasglu “i’w hystafelloedd am enyd feehan hyd onid elo y 
Ilid a’r aflwydd heibio.” Yr ymholiad nuwr ei bwys gyda y 
mwyafrif yw, “ I’a bryd y caf fi fyned adref?” Edrycha 
llawer o Philosophyddion a dysgedigien y gwledydd, y rhai a 
trawychir gan rwysg heintiau a chlefydau, terfysgiadau gwled- 
ydd a sigledig goronau, tua’r cyfandir gorllewinol am noddfe 
rhag y drygfyd a ofnant; oithr dyben tra uwch a mwy mawr- 
eddog a sugna fryd a serch y Saint i adael gwlad eu tadau — 
dim Uai nag ufydd-dod i alwad eu Tad i ymgasglu adref gyda 
ci ffyddlon deulu i ymbarotoi i gydfwynhau gnfleddoedd a 
danteithion cneidiol “Swper neithior yr Oen.” 

Nid yn ofer yn ddiau y dysgwylia llawer wrth haelioni eu 
perthynasau a’u cyfeillion yn Seion am glndiad tuag adref yn 
nghòl y Gymdeithas Ymfudol Barhaus ; mao annogaethau 



TDGORN SEION. 


525 

mawr a mynycìi ein Hatiirawon yn Scion i bawb go& o am cu 
cyfeillion sydd etto mcrrn caethiwed, drwy eu cyfraniadau 
haelionus i’r Gymdeithas yno, ynghyd a’u lioll ofal tadol dros 
wasgaredigion Seion yn cymhcll mewn uwcli liefnâsẁn gciriau i 
ymgalonogi, nad ydynt yn anghof, — i birhau i ddysgwyl, — fod 
y waredigaeth yn dynesu, ac i ymbarotoi erhyn jr dydd, — y 
dedwydd ddydd a hir ddysjf wyliwyd; mae yn nes, yn nesâu, 
vdyw i gannoedd os nad i filoedd ond odid elení, y mae eisoee 
we<ii dyfYrô! 

O holl hynodion rhaglnniaetliot eu Llywyddion dros y Saint 
nid y U<ciaí dyddorol ww wr yaifudiad presehnol i’r Talcithiau 
Unol: amlwg yw y gall liaweroedd fyued hyd 7110 E*d •llant 
fyned yn nihellach, ac na allaut mewn biynyddau tr wy $ynil- 
deb ae yinroad yma, gasglu digon i ymfuuo i Seion, ac nid llai 
hysbys yw y gellir, gyda diwydrwydd, ac 711 neillduol gyda 
diynnorthwy yr arweinyddion medrus a anfonwyd o Seion i ; r 
ymgasgl-fanau newydciion, er.nill digon i’w ciudo y gweddill o’u 
íîbrdd i Seion mewn llai 0 amser nag y gailent pe yr aroscnt 
yn y wlad hon, yr hyn ffaith, yngbyd a’r ystyriaetli o werth- 
fawrÄWgrwydd iawn gyfarwyddyd a’r mwynliâd o freintiau 
crefydilol yn y cyfamser, oll 0 arddangosant ddefnyddioldeb y 
mesurau newyddion hyu i’r rhai ydynt yn y goleuni. Y syll- 
drem hyn arnynt a harodd i’r llygad-craíî' yn awyddus ymholi 
t* Pa bryd yr egyr y pyrth ymfudawl i’r Taleithiau ? Pa bryd 
y daw y galwad?” Hawdd y gaJlwn ddirnad y llawenydd a 
lonai galonau y cyfryw pan yn darllen mi Hysbysiad” ein Llyw- 
ydd Richanìs yn y rhifyn blacnorol o'r Udgorn. wrtb hwn 
deallant fod yr alwad wedi dyfod unwaith etto, “ I’ch pebyli 
ohwi o Israei,” — fod y Ilong a’u cluda tua eu hymgyrch fiíJiau 
yn barod, 'ie, yn aros am attebiad i’r gofyniad “ Pwy sydd yn 
li«rod i adael ei wlad,— pwy a â?” Rhodder ei adon i’r meddwl 
am eiliad i rngwele<l yr olygfa a wel llawer ond cnlid niüwn byr 
ddyddiau — un awyr lâs uwcli hen a byd 0 ddwfr o amgylch; 
wrth lwybro’r deck dan oleu'r brith ser a wyliant dyngho<l eu 
gtrlad yn yr eigion dwyreiuiol — pan arall beth o fwy pwys ni 
clieiri horthi y meddwl. ai wedi’r otl a dd’wed cydwybod í: yr 
hyn oll a allais mi r.’i gwnaethym,” ynte ai sihrwd a wna fod ar 
ol rai a ofnir eu cyfarfod ar ddydd a inan nodedig? I'r doeth nid 
i)fçr yr awgrymiad- I’r ystyriol brawyclms yw vr ystyriaeth. 



526 


UDGORS SEIOS. 


— y diwyd yn unig a ymgysura. Wele yr alwad wedi dyfod! 
l’wy sydd barod i gychwynî Nid yn unig pwy a fedd arian i 
dalu eu eludiad, ac nid pwy sydd awyddus i fyned yw’r gofyn- 
iad ; mae chwaneg nâ hyny o barotoadau yn ofynol er ymfudo 
yn foddhaol i’r Hwn sydd yneingalw! Cyn y dichon fod y 
Saint yn “ arwyddion a rhyfeddodau” effeithiol i’r byd anghred- 
iniol yn y dyddiau diweddaf, dylent fod yn lân oddiwrth eu 
gwaed dr«'y fod wedi gwneuthur cyfiawnder â hwynt, nid yn 
unig yn eu masnachau, eithr gwneuthur cyfiawnder á’u lien- 
eidiau anfarwol drwy eu rhybuddio yn garedig, yn sobr ac 
«tfTeithiol o ddwyfoldeb eu crefydd, drwy eu tystiolaethau 
dyfrifol a’u hesiainplau duwiolfrydig: a’r neb a ymfuda heb 
wneuthur y parotoaiiau hyny, diau yr ymadawa eyn bod yn 
barod ; ac fel y coüa yr afalau gleision a yscythra y corwynt 
oddiar y coed cyn eu hamser, y dincod ar ddannedd a’u bwytao 
y coda y rhai hyn ddincod ar ddannedd byd y nod drigolion 
Seion, ae ni arctiwaetha eu cylla eu hunain yr ymborth dwyfol 
a frashâ eneidiau y rhai pur o galon. Hunan-les a gymhello 
bawb, ynte, i fodfyn barod cyn ymfudo ; a’r neb a ymfuda gan 
adaeì gw«rth ar achos y Gwaredwr ar ei ol a ddelir yn gyfrifol 
am y drwg a wna. Efallai nal esgusodir y Llywyddion a 
€^?eulusant edrych i rnewn i hyn, gymmaint ag a feddyliant 
cbwaith. 

Yn enwedigol, yatyrir y sawl sydd heb dalu ei ddyledion eg- 
Iwysig, megys mn iyfrau, dyled ei Gynnadledd. y Deml, y 
Drysorfa Ymfmlol Barhaus, & c., yn anmharod i yrnfudo! Ai 
rhesrmol yw i’r rliai a ddyegwyliant fod yn golofnau yn yr 
agiwys yn Seion yspeilio yr eglwys yma, neu’r Swyddfäau cyn 
cychwrm! onid yr un eglwys yw hi yno, a’r un Duw a’u dalia 
yn gyfrífol yno ac yraa? îiid rhesymol chwaith yw i’r cyfosth- 
agio* ymfudol ddysgwyl i’f gweddill ag ydynt rhy dlawd i ym- 
fudo i dalu eu dylediob hwynt! Ae felly eglur y w nad parod 
i fynt»4 i'r “ wlad lle y mae cyfiawnder yn cartrefu” yw y sawl 
ftyitit t:-l) wneutliur y darpariadau hyn. 

Goŵ)1a ‘ Rysbysiad’ y Llywydd Richards gyfrifoldeb mawr 
ssy Liywydiiirm yn etiioliad y? ymfudwyr yn ol y frawddeg 
ganlynol: — “Y rliai y bernwch cliwi wrth eu hamtjylchiadau y 
dylent íciied.’’ Nid arian yn uniç a gynnwysir yn y gtiir ’ am- 
gylchiadau, ynm, eitlir awgryiua hetyd eu cyssylltiad â gwaith 



CDGOP.N SEÎON. 


507 

jt Ai'{ílwydd, a chrefwn sylw nianwl ein brodyr at lesiant a 
Uwyddiant y gwaith dwyfol yn en dethoiiad o'r mudolion eleni, 
canys nid yw yr aìv/ad yn dynodi cyramaint brys etto, nac ar 
flô fel ag i niweidio yr eglwys ynia. 

Crafier mai i’r Taleitliiau Unol y mae yr ymfudiad hwn — i’r 
“llawr dyrnu” sydd ar y ffordd i Seion; i’r fan lle y mae 
gwyatyllau cryfach, eithr hyderir na chwythir yn ol atom ni 
namyn vr ûs! Ymbarotoed yr hiraethog rai a fwriadant ynt- 
fudo i Seion y tro nesaf, erbyn dechreu y fiwyddyn, canys 
gelwir yn hrydlon arnynt hwythau; a gwyn fyd yr hwn a geir 
yn barotach nà’r morwynion ffol hyny, i fyned ar ol yr hìr 
ddysgwyl. 

Yn ol y sẃn a giywir nid nmmheuwn na cliei/ Iìotjaid Ilong 
o Gymru braidd. Mae enwau a thaliadau rhai eisoes t»*>di ein 
cyrhaedd, ac nid oes amser maith i’r lleill oedi. 

Hyderwn y bydd pob un mor ystyriol o’n gwasanaeth ninnau 
ag aufon Postaye Stamps o leiaf, y rhai amgen, a ànt a ni*v nag 
a allwn gímiatâu o arian o’n liogell ; costia i ni tua chwech 
ẃeiniog i anfon arian pob un i Liverpool, ynghyd a’r hoìl lytli- 
yrau ereill iddynt. Craffer 1 

SEwrDDioN Thamor. — Penrhyn Gobaith Da . — YsgTÌfernt 
yr Henuriad J. Haven oddiyno, Gorpli. 24j ei fod wedi bedyddhi 
tri yn ddiweddar, ac pdduneda cliwaneg. BedyddioiM y brawd 
Walker nnw yn Fort Beaufort yn ddiweddar. L!afuri»i y 
hrawd Snritli yn Fort Elizabeth, a chafodd tua 500 o wrandaw- 
wyr y tro cyntaf, y rhai a derfysgasant y cwrdd trwy wban a 
lluchio cerryg, & c., eitlir un o Ynadon synwyrgall y ÒTef a 
fwgythiodd gospi y snwl a’i haftonyddai, ac er hyny caift'wrni 
dawiad parchus gan bob gradd yn y fan. ac wedi bedyddio tri, 
a llafuriai brawd brodorol o’r enw John Wesley gydag ef. 

Twrci — Ysgrifena Llywydd y Gangen filwraidd Iion o f*e* y 
rhyfel eu bod hwy oll yn mawr lawcnhau yn mreintiau yr 
afengyl, tra yn cadw eu cyfarfodydd yn y coedwigoedd'cyU-ii- 
ynol i'r gwersyll, a bedyddiasai chwech er pan ddaethent t’r 
fan hono. Eu rhifedi presennol yw 20,5 Henuriad, 4 Oflei*i»d. 
1 Atliraw. Addawai ereill gael eu bedyddio pan synunudent i 
fan y caffent ddwfr i hyny. Cwynai fod y Cholera wedi ac yn 
gwneuthur anrhaith fawr yn mlilith y byddinoedd l’rydcinig, 



UDGOllN SIÍIOS’. 


f»*28 

on'ì nicl oadil uu o’r Saint vn ysglyfaeth iddo. Mae galwact 
iiíüwr am draethodau yn egluro Mormoniaeth, a gwrthbrofion i‘r 
t-amgybiiddiadau arni, y rhai yüynt fel y pla yno fel yn mhob 
riisui arall o’r byd, yn eael eu cliwalu gan y pla gludwyr Eev- 
rendaidd ag sydd yn dinystrio ein byd â'u hanadl, fel gwen* 
wynig clíwà. y ‘ Pren Upas’ marwol. 

Nkwvi>i>ion o Utah. — Mae y genadiaeth Indiaidd ddelieuol 
o dan aroiygiaeth P. P. Pratt yn îiwyddiannus, yr Indiaid vn 
iietîdycIioL, ac yn teiinlo mwy o awydd i weithio, eithr yn bur 
briti o ofíerynau a nwyfau amaethyddol. 


0’k Gwekhvll. — Ysgrifena Wqi. Empy ei fod ef a’i osgordd 
yn iacli a chysurus ar Kaw River yn Awst y 4ydd, hyd yma 
temiiô»ant fwy rhwyddineb nag arferol. Mao yn debyn mai 
liwnw oadd y gwersyll oiaf. Ysgrifena Milo Andrus o St. 
Eouis lodein diweddar Lywydd S. W. Richards wedi cychwyn 
as’ v Plnins, Awst 4. ac nad oedd neniawr neu ddim afiecliyd yn 
mhiith f Saint. Yr oedd gwersyll y Llywydd Eldrege o fewn 
Î8 militir i Fort Kearny, Gorphenaf 24ain. Y Saint oll yn 
iaoh ac yn îeithio o 15 i 18 millíir y dyÄd. Bu ymrafael 
iliwng yr Im-liaid a’r ymfudwyr i California. eifhr buont yn 
ìjollül htftdychol tufcg at v Baint. 


CVVVMP LUSIFFEÎt. 

I wir lierwyl y cvnghor boreu 
A gyln»ediiwy«l, bwriadwyd oi brydiau, 

A’i lan a « nelid drwy'r tief yn oleu, 

A-’ yn y lie wed’yn cued cynlluniadeu ; 

Ac wele’r lon yn eglurhau — y mndd 
A «»ru»rcb benododd i achuh eueidiau. 

A Lucifler yn uchel ei lais flTronnohodd, 

A gwyn danawl diau’r ymgyndynodd, 

At yr Eneiniog ei natur enynodd, 

Ac aruthr ei falais y gwrthryfelodd, 

’N elyn fe aetli, creulon ei fodd — i’w frad-waith 
JJu ar unwftitb a dwyll ^rwejniudd» 



ÜDGRON SEION. 


529 


A rhifei osgordd, hwy a arf wisgid, 

A rnyaai ryfel mi i»u or ei ofid ; 

A y rhan arall,y rhai oi ŵyrid, 

I wall o’r eiddo o’u lle a’u rhyddid ; 

A mintai lon er maint ei lid — a’i gori\í 
r, i fvrrvr gan hyny o’i fro gyahenid. 

r hyny raae’n dra anhawdd — neŵldio 
Hynodion ei ansawdd, 

Addfvyyn ei bwyl ni dd he.wdd, 

Er ei guro ni ragorawdd. 

oes y byd enbyd hwn, — ha î ei ddirwyiít 
Gynddaredd a wtdwu; 

Dihoenai y byd dan ei bwn, 

A chan ei adwyth ocheneidiwn. 

0*u holl alln cwymp ellyll cas, 

1 lawn wynias le yn annwn ; 

Ha! awdwr y freg aed o’r fro. 

IV gadwyno è gydunwn. 

Arfan y nef fu’n ’i orfod — er gwaethu’r 
Gethern a’i dibirod; 

Y’rhai’n fyth sydd a’u rhan i ẁd 
011 yn deulu y llyn diwaelod. 

Pryáurod, dened v dy<ld—yw gaíTael 
I gyffion tragywydd ; 

O ddal ei fath hawdd eil'o fvdd 
I’r gain Awen ar gân newydd. 

Datid RoDEnrí». 


Y RÍIYFEL FYD, &c. 

Alt y líf’ed o’r rais diweddaf yr <‘edd y lîynges Frydeiníg 
Frengaeg yn gwarchae Revel, ac yu aros tiriod y Lìyn^esydd 
Napier i’w i.arwaiu yu yr ymos«»diad ar y lle yr liwn' r. oinddi- 
íTynid gan 7U.000 <> Rwsiaid «r dfaed, nc 8,000 o wyr tueirch 
Annerchai Nicholas ei hun oi fyriditioedd, gan eu hunnog i wrth 
Rt'fyll Uriad eu golynion hyd farw. 

Ar y ‘27ain cyrh e Idasui y Tywysog Mt DSchifeoff a’i fyridin 



o30 


UDGORN SEION. 


oedd hvd Burlirüt a t y r afou Aloja, lle yr ymbarotoai ì groesawtr 
ei elyniou ; ar yr ochr arall i'r afon, ac o fewn taith dau-ddydd, 
îauiasai tua 60,000 o Saesou a Franeod, adysgwylid ychwauegiad 

0 14,000 yn fuau ; meddai y byddinoedd uuol tua 500 o faes fag- 
ueìau, a thua 1800 o geífylau iw llusgo. Fel hyu teithiai y 
Brytaniaid, y Francod a’r Twrciaîd yn dair byddin gyfochrog i’r 
yiuosodiaa ar Sebastopol ar yr *20fed o r mis diweddaf, a deallir 
drwy y oewyddion diweddaraf fod Sebastopol wedi ei chymmeryd 
ar ol brwydr boeth, a cholled o tua 2800 o fywydau y byddinoedd 
udoI, ac tii wyddys pa nifer a glwyfwyd o’r naill ochr na’r llall, 
ond hawdd y gellir diruad nad yw y nifer yn fach, ac nid baoh 
yw y fuddugoliaeth a ennillwyd. Mae îlawer o ddycbymoiyga 
pa effetthiau a ddwg y galanastra liwn ar Ymerawdwr Rwsia, eithr 
hawdd credu fod ei ben rhy galed i ganfod ei leshad etto. Ceir 
manylrwydd dyddoroì yn i’aan am y frwydr hon,a’i chanlyniadau 
echrydus. 

Mae y chwyldroad yn cynnydda yn barhaas yn China, a dinas 
fawr Canton o dan wtrchae gtnddynt, a dysgwyliad dyddiol o 
feddi8nt o honi. 

Mae y Cholera ar ei gynnydd gan mwyaf drwy y byd, gwna y 
fflangeil angeuol hon fwy rhwygiad yn ein byddinoedd yn Varna 
ac ar f.iesydd y rhyfel, aag a wna arfan ein gelynion; ysgubodd 
amryw filoedd ymaith heb neraawr rybudd ar ei ddyfodiad i’w 
pliüi. Hysbysir ei fod wedi lladd t 88,626 o’r Francod, ac yn 
gwaeddi “ Moes, moes” etto! Mae efe eisoes wedi ysgubo 8953 o 
bobl ein prif ddinas, ac heb ei ddigoni arhyny! Ynnhref Mes- 
siua, yn môr y canoldir, llaidodd 12,000 o’r trigolion o boblog* 
aeth o 50,000; dychrynodd y gweddill a allasent i fifoi o'r dref, — 
cau eu siopiau, a gadael y tylodion i drengn o eisieu. Gorfawyd 

1 glado y cyrff yn bentyrau allan o’r dref, a’u llosgi o ddiffyg lle 
i’w claddu, hyd nes methwyd cael neb i gytìawrii y caled-waith 
hwnw. Rby faith fyddai olrhain brenin y dychryniadau hwn yn 
ei orymdaith angeuol, na rhìfo y miloedd a sarna o drigolion pob 
gwlad o dan ei garnau adamantaidd i’r byd arall— ei drigle ei 
hun; ond gwaith galarus yw gorfod cyfaddef ei fuddogoliaethau 
dychryn’Jlyd ar ein cyd-genedl yn ngwahanol drefydd ein gwlad 
ein hunain. Ychydig ddyddiau yn ol clywsom y claddwr cyff- 
redinol yn Nghaerdyf, pan yn dyfod allan o dỳ, yn ateb cyfaill 
fod pedwar yn gorwedd vn feirw o hono yno, yr olaf o 14 mewn 



UDGOEN SEION. 


531 


dau ddrws cyfauoî mewn wythnos, ac yn cynuyddn er hyny. Un 
dydd yr wythnos hon pan yn sefyll gyda chyfaill ar heol yn Mer- 
thyratn ychydig atnser, rhifasom ddim llai nanawo angìaddau, a 
mawr alar trwy y lle, Dywedir ei fod yn waeth yu Dowlais. Eu 
Tad a waredo ei blant o’i grafangau. 


LLYTHYR Y LLYWYDD JEREMY. 

Brechja , Awst 28, 1854. 

A.nwyl Lywydd Jones, — Derbyniais eich caredig lythyr uos 
Sadwrn diweddaf, a mawr y llawenydd a achosodd i mí wrth 
ddarllen ei gynnwysiad. Da iawn genyf fod y gelyn wedi cael ei 
orchfygu unwaith etto, ac y mae hyny yn dystiolaeth adnewyddol 
i mi eich bod yu cael eich arwain gan Ysbryd y gwirionedd, -.\c 
wedi cael eicb arwain ganddo yn eicb ymddygiad tuag at Cora, 
Dathan, ac Abiram. Gobeithiaf y bydd y tro a’r atngyîchiad 
mynedol yn rhybudd i ereill i beidio codi gwrthryfel yn erbyn y 
diniwed ac Eneiniog yr Arglw’ydd. 

Mae yn gysur genyf fy mod wedi gwneuthur fy ngoreu genych, 
ac wedi cyd-weled â chwi yn mhob peth, a‘m penderfyhiad diys- 
gog yw ym irechu cario eich cynghorion i weithrediad, yn ol y 
gallu a’r ddoethineb a rodda yr Arglwydd i mi. 

Bydd 1 ‘ Antierchiad'’ y Llywydd D. Spencer yn yr Udgorn o 
fawr les yn ddiau. O mor hyfryd yw ein bod oll yn cael ein 
harwaîn gan yr un Ysbryd. Gobeithiaf y gwna y gwrthry felwyr 
edifarhau, a llwyr ffieiddio eu ffolineb mynedol, fel y caffont fadd- 
euant Duw, a’r rhai y pcchasant i'w herbyn. 
i Rhoddaf ychydig o hanes ein Carnp Meeting yn Brechfa ddoe. 
Ba Cynghor genym yn y boreu yn nhỳ Dafydd fy mrawd. Yr 
oodd y Llywydd Thomas Jones a'i Gynghorwyr yn bresennol, a 
Llywyddion y Cangenau oll ond Llywydd St. Clears. Y’r oedd yr 
^ Henuriad Isaac Jones ymahefyd, ac amryw swyddwyr ereill, Ni 
a gawsom atnser da yö y Cynghor, — penderfyniad gwresog yr oll 
oedd i wnejd eu goreu i gario yu mlaen y gwaith pwysig sydd 
geuym trwy bregethu a thraethodu, &c. 

Am ddau o’r gloch dechrouwyd pregethu yn Brechfa,, gerllaw 
i dý Mr. Cneavers, mewu ysgubor fawr a gafwyd gan Mr. Thos. 
Andrews, Brynyfeliu. Yr oedd genym Staye dda wedi ei gwneyd 


532 ÜDGORN SBÎOS. 

y dydd o’r blaen, a meiuciau i’r bubl at eistedd yu j*ySîiriis. Ân- 
nerchwyd y synnuìleidfa liosog gan David Prii-e, Llang»d*-'eli, 
Tboaias Jeflcins, Llanddowror, a minuau. Cefais y fraii:t o <idal 
fy nhystiolaeth i lawerocdd, ac i araryw ag oe«id»n wedi bod \n 
cyd chwareu á hwy pau nad r»e'Idv\fj ond ieuanc :»errn duldiau. 
Credaf fnd ein îystioi.ieth *u \**-di cael dylanwad dti iavn nr y 
dorf, a barnu with yr olwg arnjnL 

Am chweeìi, cafwyd cyfarfoú fö&gorol weAl’yu, ac aiidawedd 
araryw gytnrfteryd eu bedyddio. 

Kich brar?d y n Nghrlst, 

T. Jekkmv. 


AM KT \TI A ETfí AU, Äc. 


DYLEDION AM LYFK,\C AR Y GW.MUNOL GYNN ADLEDDlU, Y 
CHWAUTËR YN TERFYNU, MEDI 30, IS54. 

Dwyr. Morgatiwg, .£13*2 Ss 0|c; SirFynwy, £46 I!r ll$-e; 
Brycheiniog, £4 18s ôc; Goril. Morganwg, £119 7s 3Jc; Llan- 
dli, £35 5s 8c ; Caerfyrddin, £15 18s 2|c ; Penfro Ogleddol, 
£4 lOs 3:ìc; Aherteifl, £14 1 s74c; Meirionycld, £10 5s l4c; 
Fíünt, £21 lls Oìe; Dyffryn Conwy, £9 13s 10£c; Sir Ddin- 
bycli, £19 3c 5ic; Môn, £13 1»3 0|c; Cangen Gytnraeg 
Liverpool, £1 7s25c; Swyddfa LiYerpool, £1 lüs 74c. — Cyf 
answin, £ 150 b‘s 1 1 \. 

DERBTNfADAII AM LyFIìACÍ O MeDI 13 ÌITD TaCÍI. 4.— 
Sìr Ddinbych, £1 ls; Prycheiniog, £1 15s; Meirionydd, £2 3s; 
Penfro Ogledcínl. £1 ; Llanelli, £1 10s; Dwyreiniol Morganwg, 
£10 Ôs 9§c; Filint, £1 Ôs. 

*** Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion athaliadau 
i Cupt. Jonts , ‘* Udtjora Sdor” Office, Sicansea. 


CYNNWYSIAD. 

Llythyr y Lljwydd Kim!i;iU ;»t ei lal» >n Lh>tfi[r 617 

Désgritiad «’r Deml 6>0 

Cynnnanfa Driwyreiniul M«inanw*j 522 

Gol>{i> ddiaeth — Y 'nfuiiiacih — Nr»vyddioii Ti:um>r — Newj diì n.u i> Utah 

— O’r Gẃersyll 524 

Cwvn»p Lucilfer 52S 

Y Rliyfel fyd, *ic 52<l 

Llytbyr y Llvw>dd Jeremÿ 43* 

Amrywiai tlian, &c 532 


\ IJ E R T A W Y : 

ARGRAPFWYD A CHYHOBI'DWTD lUN D. mritij. 



UDGORN SEION. 

N El' 

^tn'm y> j&aínt. 


Rhií'. 34.] HYDEEF 21, 1S54. [Cvr. VII. 


Y GERI FARWOL A’I FEDDYGINIAETH! 

Niü newydd i neli, debygwn, fydd cylioeddi dyfodiad y fflan- 
gell angeuol hon i'n gwlad etto. Mae gwehyriad y “ march 
gwelwlas” hwn o’r newydd yn swnio yn nglilystiau gweledydd- 
ion Ewrop, yn syfrdanu y meddygwyr, ac r.i ellir ei guddio o 
sylw y werin. 

Arno, tarawn ein trem yn mlaenaf hraidd yn y newyddiad- 
uron. Tra nad oedd ond adsain ei wehyriad yu treiddio o bell 
ar adcnydd yr awelon dwyreiniol, nid oedd a ofnai rhag ei 
alanastra, eithr nos- es fel y carlama, clywir lleisiau mawr a 
hach, boneddig a gwreng yn gwaeddi, parotowch, a glanhewch 
‘•ffyrdd brenin y dychryniadau” hwn. Nid oes cefnfor rhyng- 
ddo à ni yn hwy, breinioldeb na grym nrfau nis gwyrant ef o’i 
gwrs, yn mlaen y rhuthra dros dalpiawg greigiau a’r dyffryn- 
oedd gwycha-lle y triga dyn, ei ymgyrch sydd! Pa barotoad- 
au a eliir wneyd ? Pwy, neu betli a’i ffrwyna, a phwy a 
grafanga ei awenau? Metliodd breninoedd ac amherawdwyr y 
•dwyreinfyd a’i droi yn o). Cyfaddefa ei Mhawrhydi a’i holl 
lŷs eu hanalluogrwydd, a gosodant eu hesgobion a’u hoffeiriad- 
011 ar waitli i gyfansoddi a darllen gweddiau liirion a thaerion, 
ar i Dduw y nefoedd eu harbed rhag ei garnau heiamaidd; a 
phwy a’u beia! Etto, “meg's yr oedd yn y dechreu, felly y 
rfiae yr awr hon, ac y bydd yn oes oesoedd,” er hyny oll 
o’u rlrnn hwy, os iawn ddeailwn ni. Y rneddygwyr dyngarol, 
liwythau drwy’r wlad y’nt am yr amrywiaf eu dyfeisiadau 
34 i-iiis ly.] 



uncor.s .seìos. 


;> 34 - 

nieddj'gol ; o'r copr hyd yr olioe oil, eynghorant. Ond pa win-. 
j>a waeth, j-n uüaen y daeth, ac yn mlnen yr aiff y Chohm 
erddynt oll! Y swyddogion gwlado' o bob gradd yn ddiwyd a 
dyngarol iawn a gyiuhellant, bawl» i ianbau eu lieolydd, agwyn 
galchu t-u tai oddi fewn ae oddi allan. Da iawn yw lyyn, ac 
ettyb öi ddyben priodol, a gwneler, goreu po fwyaf; ond y rnae 
liyu oll, yn ol ein tyb ni, tra y mae caloaau y bohloedd yn ilawn 
sugndynfa i'r Cholera, a.’u bryntni mewnol yn ei lochesn. yn 
rhy dubyg i " olehi y tŷ mewn i’r cwpan a’r ddysgl;" ae yi; 
efelycliu y Fhariseaid hyny a “ wyngalchasaní y tỳ allan i’r 
tieddau. tra oddi mewn yr oeddyut yn llawn o fudreddi ac 
osgyru y meirw” i rwystio nac alìtudio y geri o’r wlad. Nid 
y'in yn awgryrau dim yn erbyn yr ymdrecbiadau daionus liyu. 
idthr os digonol y’nt, pa fodd y raae y Geri yn lladd boneddig- 
10« yn eu palaeau gwyeìtaf, - meddygwyr yn nghanoi eu cyff- 
eiria.u, ac ofleiriaid a’u gwnau yn eu cylch, fel na ddianga o’i 
afaêlion, y rbai a uinaethunt yr oll o’r uchoJ? Oni ptirofa liyny 
aiieífeitliioldeb y feddyginiaeth ? Oa felly, onid beius y sawl 
k berswadia ereiii i wrtbod meddyginiaetii anffaeledig, — ei 
“ bod yu afreidioi,” &c. Onid y w yr bwu a ddyry rwygtr ar 
ffnrdd ei gyc-ddyn i’w chael yn gyfrifol am y oanlyniad o’i 
wrtli ddylanwad? Oe cyduabyddir pob yntdrechiadau o eiddo 
pob uieddygwyr i weilhsu eu cyd-dáynion yn rhinweddau rlyn- 
garol, paregwm beio y rbai a gynygiant feddyginiaetli anffael- 
edig, yn rhàd i bawb a’i derbynia? Pa reswm gwrthod heb 
hramj', a choudemmo heb atholiad. unrliyw feddyginiaetli a 
broffesa gyfranu y fath anuhraethoí ies? Mewn syndod, efaliai, 
yniholir a gynuygir y fat’n feddyginiaetli ar unrhyw ammodau 
cyrhacddadwy ? Ac a geir creaduriaid rhesymol a wrthodant 
y fatli gynnygiad? Yn ddibetrueder atebwn yn gadarnliaol; y 
mae cyffeiriau i'w cael yn a.v. r, oddiwrth feddyg anffíieledig, ac 
3' mae tfe 3-11 anfou ei weision i gymlieli y cyffeiriau hyny i 
biwb iieb arian ac heb wi-rth. ArgraCa anSatledigrwydd y 
Medd É yg, hefyd anffaeledigrwydd ar ei feddyginiaeth. WcJ, 
mcddir, betli yw y cyfarwyddiadau meddj'gol liyny,? Atebwn, 
mai anhebgorol yw fod ymddiried yn y meddyg J.wn, fel y 
gofyna ]>ob meddyg arali i yj'yddhan i'w gyfarwyddiadau yn 
gywir, yn iiollol lel y cyfarwydda. Cyfaddefir rhesynioldeb y 
gofyniad yna, drwy ufydd-dod trwyadl pob claf i gyfarwydd- 


UUGOfiîJ SEION. 


53ä 


tailau ei feddyg. Ac yn irir nid byt'i y ceìr neb mor ffol 4 
dysgwyl llesbad o ìùiwrtii un meddyg ond ar ufydd-dod lioilol i’r 
«11 a ddywei. Felly yma yn gywir. Ond gofynir rbyw adna- 
ìiyddiactii â’r meddyg. meddir, cyn y geltir ei gredu nac ufydd- 
liau id.do. îiíiesyinol ddigon. Felly yma. Y meddyg ag y 
cyí'arwyddir cliwi ato yw’r teilyngaf oll o’cli crediniaetb, canys 
îu’cb cyí'arwyddir at lai meddyg nâ eicìi Creawdwr, eicli Cyn- 
’ialiwr, yughyd & Iioìlaliuog Greawdwr y byd a’i gyflawnder. 
Pwy svdd yn addasach i welia ná’r hwu a wnaeth? Pwy, ynte, u 
deilynga eich iiymddiried fel Efe ? Addefir nad oes ei gystal 
Tîf i’w gael. I’urion. ynte, dyria. un cam yn mlaen i bawb. Yn 
nesaf, pwy a all gyfiwyno ei gyffeiriau Ef i ni yn awr, yngliyd 
u’r cyf-irwyddiadau yn gywirí Atebwn, nad neb a gyfnewfdio 
ei gyfieiríau gwreiddiol Ef, oddieitlir iddynt brofì eu hawl i 
hyny oddiwrtho Ef. Etto, meddwu, nidpawb, o anylienrtìmd a, 
hyò y nod, ddysgant yn gywir ei gyfarwyddi&dau ef ycbwaitb; 
canya gyda hwn. fel gyda phob cyffeiriau ilesiol ereili. dichan 
uugia'-ìau fo l. B'.iag liyny rnae Ucertce, trwydded. yn ol'ynol, yr 
hon nì eilir ei ffugio, ac ni ateba y eyfi'eiriau y dyben oddieitln- 
cu gweinyádu dan nawdd y drwydded hon. Ymddygisda» 
cyfatebol y byd dau Ijob atngylcliiadau a brofar.t resymoldeb 
ein gosodiad hrn hefyd. Y r n nosaf, hyabrawn y cyfarwyddi&d 
au gofynol, ac yna bawádacli deall pwy y w tu teil» g w«»ydd- 
wyr. Yn gyutaf, wedicredu yn y meddyg, gweiir efièitiiiau y 
fiydd hono, yn yr ymwrthodiud i pliob peth tydd yn groes i’» 
ei ewyllys Ef. ac befyd yn yr ufydd-dod cydawn i’r oll a 
ordiymyna, yr hyn y'w, yn nesaf, cael eich eladiíu. mcwo dwfr 
er maddeuant o’ch pecliodau, a thrwy hyny eich dsrparu a’ch 
addasu i dderbyn cyfran o ei Ysbryd Gìân Ef, effeithiau iacb- 
usol yr liwn a ymlidia ymaitis bob dyianwad croe» i fywyd ae 
iediyd i’r graddau ei ineddir, ac i’r dylten o gaet yciiwaneg o'i 
nerth dywedodd y Meddyg mawr am i’r claf ofyu, nid i'r I>oc- 
toriaid, eitlir i’r Iíenuriaid liyny a iiawliodd efe i wneyd hyny, 
ac i ba rai y rboddes drwydded, i arddodi eu dwyiaw ar ei ben, 
a gweddio am iddo gael ychwaneg o ddylanwad y Peu Meddyg. 
Os aflwyddiannus wedVn, yrta gorchymyna eiieinnio y claf ag 
olew, nid â rliyw olew a wnaiff y tro yma mw» na chyda rhyw 
feddyg arall. Ond yr olew a ddywed y meddyg. Os na etyb 
hyny y dyben y tro cyntaf, cynghora i wneyd yr un modd liyd 



UDCiORS SüiOff. 


436 

nes y delo y claf yn iach. Ac fel y caiîb y claf fwy-fwy fyíîs 
o’r Ysbryd bywhaol oddinchod, ceisir gan ereill gyd-weddio ag 
ef drosto, ac yn yr ymarferiad â’r moddion, addawa y Meddyg 
digelwyddog iiwn y byddant yn anffaeledig, oddieithr fod y 
cyfryw afiechyd yn fwriadol i derfynu einioes y claf. Yr hyn 
nid yw y Meddyg hob aniser yn ei hysbysu ; acyn absennoldeb 
y fath ddeailtwriaeth, dyledswydd y claf yw ymarferyd y 
moddionnchoii yn gywir fel eit cyfarwyddir. Yn awr, dywed- 
asom beth yw y feddyginiaeth anffaeledig ag y cyfeirir atti. 
Dyma lii! Pwy a ddichon ei gwrthwynehu hebfod drwy hyny 
yn gwrthwynebu ei Hawdwrhi? Pwy, wedi gwrthod hon, ,t 
ddysgwyiia i’r Meddyg hwn ei iachâu? Fa’m nad y w gwrthod 
y feddyginiaeíh hon yn rhoddi sarhad ar y Meddyg? 

Mae miioedd lawer, debygwn, o wahanol gyffciriau yn cael 
eu cymhell i’r byd rhag y gwa’nsnol glefydan, heintiau, &c, a’u 
eystuiìdia. Ni welir nemawr newyddiadur ar nad yw ei gol- 
ofnau yn llwythog o honynt, etto ní ddarilenwn bytli y cyfhr- 
wyddiadau hyn yn un o honynt! Ar hyd parwydydd pob tref, 
a’u tai, darllenwn ryw addewidion mawrion am welliadau, ond 
neb yn anffatledig oml hwn, etto nid oes neb o hnnynt byth yiî 
dwoyd gair o blaid lnrn ! Cyboeddir llawer o lyfrau gan a w- 
duron doethion ar y peth hyn, oud addetìr eìn Hawdwr ni yu 
ddoethac’n nâ’r oll o honynt; er hyny nid oes neb yn cymhelt 
ei gyffeiriau ef i’w cìeifion! Betli a ddichon fod yn nchosi hyn 
oll, tybied? Nid yw ein Meddyg ni mewn parcli gyda neh o 
feddygon y byd îiwn yn siwr, onide cly wem ryw gynuneradwy- 
aeth i’w gyffciriau. Ni allant fod yn anwybodus o lionynt, biii 
siwr, canys y mae ei lyfr meddygol yn barchus ac adnabyddus 
iawn am bethan ereill a gynnwysa; îe, carant y Meddyg gym- 
rnaint nes darüen ei lianes a sôn am dano yn eu haddnldai a’u 
iiannedd-daí, a ptiob man hraidd, nid oos cymmaint canmoiiaeth 
i ur.rhyw fertdyg erioed a fu ag sydd i hwn, ac etto i gyrt, nirt 
yn unig canmola pawb ei fertdyginîaeth ei hunan a chymhella 
gyffeiriau ei gyd-feddyg i'r byil yn hytrach nâ cliyffeiriau y 
Mertdyg anffeelcdia hwn, ond gwaetli fyth, gwawdiánt ac erlid- 
iant y sawl a’i caninola. ac nid anfynych y bygyíhiant garch- 
ai'U y sawl a’i gweinyddo. Ydyw, y mae eu easineb gymmaint 
a t y cyffeiriau hyn. or nad faint eu canmoliaeth o'u ílawdwr* 
u-s y ffurfiasant gyfraith yn cospi yn llym a’u rhoddo i arall! 



EDGORN SEION. 


537 


îv ìd cymmaîni syndod, fod y mcddygon proffcsedig liyn yn ofni 
amlygrwydti o rinweddau iacliusol y ffordd hou i iechyd, gan 
mai o'r boncyíf hwn y tyfa ffon cuhara; ond gwrthwyueb- 
rwydd, diystyrwch, a gwawd diattreg y rhai a broËésant fod yn 
wcision anfonedig i'r prif feddyg hwn, at ei gyficiriau meddyg- 
ol ef, eydd yn destun syudod mawr i hoh un ar nad yw yn 
deali mai ffugwyr y'nt, yn eymtneryd enw y prif feddyg yn 
unig er enniü dylanwad ar eu hudolwyr i werthu ftu ffug eu 
hutiẃin, gan nad oes rhinwedd na nerth yn eu ftugiau i enuill 
eu hunan-glod yn anymddibynol arno. Vtna ysgyrnyga 3' ffug- 
wyreu dannedd arnoni ond odid, ant eu dynoethi; oud, pa wiw, 
y niae yn rhy eglur i’w guddio! 

Agaift' y byd eu rhybuddio rhag e» twyllo gan ffugiaflau a’r 
‘‘ Puir's life PiUs,” “ Morrison's Pil/s,” Worsdelts ÿc., a rhif- 
res liirfaith o’r cyftelyb a eilid cnwi; ac oni rybuddir v bvd 
rhag hudoliaeth swyugar y *■ Peireh,” yr “ offeiriaid,” a’r 
*■ ciuaeks” duwinyddol ag sydd yn proffesu eu liunain yn weis- 
àon i'r meddyg ag y soniwn aut dano, tra ar yr un pryd y maent 
yn syfrdanu elustiau eu hudolion â’u hysgrechfeydd yn erbyn 
cytfeiriau gore'iyinyncdig eu mheistr proffeeedig? Pa ddyn- 
garwr a all attal ei bin na'i dafod rhag rhybuddio ei gyd-ddyn- 
ion sydd ar dranc o aiiglien y feddyginiaeth hon ? Yn enwed- 
ig yn yr amseroedd cnbyd hyn, 

l’an mae’r haiiit yn medi’r gwledydd, 

Medi dyn íel gwellt y macs, 

pa ddyn a ddymuna estyuiad einioes i’w gyd-ddyn, ac a ddym- 
una ryddhau ci deulu • arteithiau dirdyuawl Cholera ar na 
nlwa ei sylw — a üoed lia yn ucliei, uchel, dyma’r ftbrdd i iechyd; 
í'el liyn y darparid yn effeithiol erbyn dyfodiad y Cliolera, a 
phob ftiewf ll ac ysgorpion angouol arall. V “ miaws iachau” 
a osododd r prif feddyg yn ei Eglwys yw yr unig feddygin- 
iaeth an ö’aeledig. Fod y fawr-fraint o estyniad bywyd ac 
iechyd tymmorol yn gystal a thragywyddol yn addewidion 
pendant, ac effeitliiau daiunus }*r efengyl sydd rhy wr-bodus 
i’r Saint i fbd eisieu ei gadarnliau yma ; etto i’w hanghredinwyr 
hi, nad faint eu sèl dros dradiiodiadau Doctoriaid duwinyddol 
crcill, y m if y ddawn I1011 nid yn unig }*n anwybodus, ond yii 
anghredadwy hefyd ; er eu lles liwy ynte, dywedwn, y ddawn 
tacluiu' yw meddygiuiaeth eiu Duw i’w blant yn wrtligyferhyn- 



ÜDGORN S¥IO>\ 


538 

iol adferiadol i ddirywiedig efíeithiau pechod, i farwoìdeb. Oí- 
rheiniad yn ol i hanesyddiaeth ysgrythyrol ein rîjywiogaeth a 
arddangosa mai t-roseddu cyfrcithiau ein Crewr a hlnnodd had- 
au marwoldeh yn ein natur, “ gan farw ti a fyddi farw” oedd y 
penyd. Amifydil-dod i dde<ldfau (lwyfol hefyd sydd wedi 
llygru ygwaeii, a’n gwneydyn fwy agc-red b<trhaus i atìechyd 
yn ei amrywiol ymosodiadau ; ac er nad vw y ddedfryd o farw- 
olaeth y n eael ei symud ymaith, o herwyrid “gosodwyd i ddyn- 
ion farw,” «(to y Riae ei effeithiau a chanlyniadau y trosodd yn 
cael tu troi y maith trwy nfydd dod i’r eyfiaith a droseddwyd. 
Gan fod eolii hy wydac iechyì yn gospau am drosedduh* gyfraith. 
paham nad y w yr nfydd-dod iddynt yri adferyd yr hyn a addaw- 
wyd? O *r naill ochr ‘*yn arogl by wyd i fywyd,’* ac o’r ochr 
arali 4i yn aiogi marwoiaeth i farwoliieth.” Gan hyuy, gwelir 
fod y “ ddawn iachàu” yn fendith grefyddci, ac id<îi ei chyí- 
reithiau a’i hammodau priodoi ei hun, a hod y derbymad o honi 
yn dihynu, nid yu unigar ufydd-dod y derbynydd i'r annuodau- 
ond heíyil ar fed hawi gyfreithlon gan y gweinyddwr i wein- 
yddu. Yr fcawì houo yw yr Oífei/ adaetli a gydwynir i’w 
weision gan y prif Feddyg i weinyddu yn hoil ordinhadau yr 
efengyl, yr hon syddyn aìlu Duw er iac;îìawd\mai.th dymhorot 
n thragywyddoi i'w iiufyddion, trwy yr hon y mae bywyd ac 
anìlygredigneth yn dyfod i oieuni. Cìywir ei Hawdwr mawr 
yn ciysgn ei weision yn ei efengyi yn Marc xvi. Wcdi dangos 
pa fodd i gael eu dieuogi oddiwrth effeithiau eu troscd.diadau cu 
hunain a’u tadau o ran eu cymmeriadau-, yna ehe fo “ Ar y 
cieifion y rhoddaut eu dwylaw, a hwv a fyddant iach.” Wele 
addewid bendant i'r sawl a ufyddha i’r amrnodau, — *' a íÿddant 
iach;” nid efíillai, nac un os arall! Gwelir mai yr un oedd y 
Physygwyr iacfnösol coríforoi nc yshrydol hyn ; trwy yr im 
hawi y gwnaent y naili a’r llall. ac yr oedd vr addewid mor 
bendant am y fendith o icchyd rorfforol ag yr oedd am îaddeu- 
ant. a'r doniau creiü. Yn awr, gotÿnwu. pa bryd y rhanodd y 
Meddyg mawr hwn yr hawl rhwng y Doctoriaid pljysyuwroî 
a'r Doetoriaid duwinyddc.l? Dangost-r y gyfraith. y ilyír a'r tu- 
dalen, yn yr hwn y rhoes yr hawl i’r naill i fusnes.i yn y rylîeir- 
iâu a addawant iechyd ysbrydol ac na w :ie!ei;t dim à'r e> alirir.r- 
physygol ? a plia bryci y dywedodd wrth y physygwyr íoi). 
trwydded o sort arali yn anghenrheidfoi er gwehiyddti cyíD 



ODUORN SEION. 


530 

■airìau ysbrydol? Pa bryd? Pwy a ail ateb yn gadarnhaol r 
Keb o honooh! Wel, paham y rlumir y feddyginiaeth ddwyfol 
rliyngddoch? Beth, hyn oll er Hiwyn elw? Os nad gwneyd 
marsiandiaetii o ddynion gyrfif' ae eneidiau yw hyn, dywedweh 
beth yw y farsiandiaeth liono! 

Mae genym wrth law, dystiolaeth hen Ddoctor profiadol 
a phoblogaidd iawn yn enwedig yn ngbolegau y blaid I) IVs., 
yr hwn oedd yn hen gampwr yn mhlith hen Ddoctoriaid yr 
hen goleg gwreiddiol, ei enw y w Paul, gynt Saul o Tarsus, yr 
hwn a dystía mai cyffeiriau y prit' Feddyg oedd y goreu. a’r 
feddyginiaeth a roddid i’r cleifion yn ei amser ef; efe a ddywed 
yn i Cor. xii, 9, “ Ac i arall ddawn iachau, drwy yr uu Vs- 
bryd sef i iaehau o afiechyd corfforol y w liyn. A hwn cyd- 
dystia iien Ddoctor arall a gydoesai ag ef, a’r liyn, elie hwy, a 
gafodd drwydded gan y prif feddyg, ar ol “pas'.o exa>!ii»ation" 
o’i fiaen ef’, a gwelery prescription liwnw yn llyfr lago i, 14, 15. 
Paliam y mae y pethau hyn mor anmhoblogaidd yn yr oes oleu 
hon, yn neilhiuol gan y D. D’s. a’r Revd's a broffesant eu bod 
yn aelodau o’r un tyiwytli o Ddoctoriaid, yn weisioni’r un Prit' 
Feddyg. ac yn gwneyd ymff’rost o'u hameanion i lesoli dynion? 
Os ereulondeb fÿddai rhwystro claf i gymmeryd cyfîéiriau 
meddyg dynol, pa faint creulonach — pwy a ddyweil — y w 
rhwystro dynion i ddefnyddio cyffeiriau y Meddyg anffaeledig ? 
Os diala dynion ar y sawl a gamddarluniant er niwed i’w crefît, 
neu a ffugiant eu cyffeiriau hwynt, pa faint llymacli y diala 
Duw— y Pen Feddyg, ar y rhai a’i diystyrant, gan rwystro ereill 
i ddefnyddio cyffeiriau appwyntiedig ei Fab, o eisieu yr hwn 
y trongant wrth y miloedd yn bariiaus? 

Wrth ei ffyddlon biant a iawn brisiant gyffeiriau y Prif 
Feddyg, dywedwn, — ymroddwch yn ffyddiog i driniaeth y 
Meddyg anffaeledig; a bydded i echryslonrwydd y Cholera, a 
rhwysg pob haint arall, ddysgu i ni y wcrs bwysig o ffyddlon- 
deb i’r alwedigaeth ddwyfol â’r hon ein galwyd i ryddid plant 
Duw; ymburwn ac ymsanteiddiwn fel y preswylio Ysbryd y 
bywyd yn fwy grynms ynom, ac y byddo fel mur o dàn o’n 
hamgyleìi yu nghanol pob pliiau; ein ffydd ddiysgog a fo yn 
dysgwyl wrth Dduw drwyei ordinhadan, yn hytrach uag wrtk 
■ddoethineb ddynol. 



t'DGORN SEION. 


Ù40 


U D G 0 R N S E 1 0 N, 

N y. L' 

Scrcn v 


DYDD SADWRN, HYDREF, 21, 1854. 

Teaethodo. — Mae oerfel wedi terfymi y tymmor hau yr liád 
da ar hyd y “ fíyrdd a'r caeau” gan rnwyaf, ac ni wyddom am 
an ffbrdd mwy effeithiol i’w ddwfrhau, fel yr egino, na thrwy 
ddosparthu traethodau o dỳ i dŷ. i-'ydd y nosweithiau liirion 
a geuafaidd dyfodol mor f inteisioh i ddarllen traethodau ag 
oedd hir ddyddiau haf i wrando pregethu. a dysgwylir ì’r rhai a 
wyddant fod y eynheuaf mawr olaf gerìlaw, i fod yn ddiwyd i 
osod yr argrafíèdig air o fewn cyrhaedd eu cymmydogion. 

Yr ydym ni wedi ymddeffroi a gweled y lleshád o draethodu, 
a’r pwysigrwydd o beidio yn fwy nagerioed; a theimlwn yn 
fwy awyddus nag oll i waeddi yu uwch— i grefu yn daerach am 
gynnorthwyo y Saint i ddosparthu, i werthu neu roddi, neu 
ryw fodd a ellir i eiiwalu y newyddion pwysig a daionus a gyn- 
nwysa ein cenadwri i’n cyd-ddynion! Pwy a gonnorthwya yn 
y gwaith dyngarol— haelionus a llwyddiannus hwn? Frodyr! 
nid swyddwyr yn unig, ond pob aelod. a geir eieli gweled o dý i 
dŷ a’ch dwylaw yn llawn o draethodau? Dyry liyny gyflens- 
dra i dystiolaethu na clieir lieb hyny, a dyry gyfleu i lawer o 
rai gonest a ewyllysiant ddeall ein crefydd i ymholi a chael y 
gwir. Wrth wneuthur felly byddwch o fawr fendith, ac fe fen- 
dithia Duw chwithau yn helaethaeh am bob ymdrech fel hyn a 
wnewcb, tra y mae yr oriau gwerthfawr a dreilir yn ofer gan rai 
bob dydd yn digio Ysbryd Iíuw oddiwrthynt yn raddol, ac yn 
dwyn arnynt liwythau gyfrifoldeb am eu hesgeulusdod at yr 
eneidiau a ddiangant o’u deutu i’r byd arall yn feunyddiol lieb 
ddeall am ffordd yr iachawdwriaeth. Nid ÿ pregethwr yn unig 
a raid roddi cyfrif am ei oruchwyliaeth, ond delir pob un yn 
gyfrifol yn ol ei allu i wneuthur. 

Chwiorydd ! a gawn ni eich help chwithau at y gwaith clod- 



ailwy o ddosparthu traethodau yu nihìith eicli cymmydogiuu? 
Puham nartchwychwi? Mae y llwyddiantrhyleddoisydd wedi 
dilyn ymdreehiadau daionus ri'.ai o’n chwiorydd selog yn hyn, 
yn proS y írail pob eliwaer fod o fcndith wrth liyny — mae y 
ífaith o fod Duw yn bendithio eu llafur. ac yn llauw eu c.iionau 
o gariaö, a'u geneuau á doethiiieb i allu atteb pob un fei y 
teilynga, ynghyd a’r ifaith o eneidiau a fnont yn foddioil i 
achuh yn gwe.eddi yn uchel, 'ie. yn uwch r.á lìais riyuoi. arnoch 
chwi un ag oll i ymddeffroi o ddifrif. tra y gellir. i ddosparthu 
traethodau a thystiolaethu i’cli cymmydogion. Tystia y chwior- 
ydd a draethodant en bod yn ddedwyddaeh o lawer nâ chynt, 
ac y mae yn bleser clywed ambell un yn adrodd ei hymddydd- 
anion a'i liatebion synwyrgall i’r byd. Gwyn fyd pe gwtlem yr 
lioll Saint yn efelychu yr yehydig wroniaid a wnant liyn; ii_v- 
lifai dynion i deyrnas Dduw yn fuan wrth y niiloedd! Dyma'r 
ffordd a lwydda Duw i achuby rliai na drteuant i wrando preg- 
ethu; mae y llwyddiant rhyfeddol a ddilynodd y traethodu yn 
Llundnin, acamryw fanau yn Lloegr yn ddiweddar, 'ie, yn noo 
atom.yn Nghymru, llo ci gwnacthpwyd, yu profi ci effeithiol- 
deb tu iiwnt i ddadl. 

Mae Llywyddion amryw Gynnadleddau wcdi caniatau i ni 
anfon iddynt y nifer a ystyriwn yn augtienrheidiol o bob traeth 
awd, ar yn ail wytìinos a’r UtiGor.N; dinlehwn am eu hymddir- 
ied, ac ymdrechwn ei iawn i'.defnyddio, canys, un y v ein dyben 
— uu yw ein Mheistr, ac un ddylai fod ein golygon a’n hnmcan 
yn y peth hyn fel yn mhob peth arali i achub dynion. Hyder- 
wn y gwel Llywydrlion Gangenau inai eu llt-s hefyd yw gosod 
eu holl aelodau ar waith i werthu yr oll a anfonir iddynt gan 
cu Llywyiidion liwytiiau. 

Ofna rliai gyinmeryd gwertli mwy o draetliodau nag a gym- 
merant o’r Ld jorn rhag ofn cynnyddu eu dyled; eithr barnwn 
ni yn wahanol i’r cyfryw, a’n rlieswm yw. o herwyild mai i’r 
byd yn beuaf y bwriedir y tracthodau; fclly pe eymmerai y S.únt 
gynnifer ag o’r Udgohn ni fyddai dim i’r byd gael. a choilid y 
prif amcan; pe o’r ochr arall yr ymdrechai pob un werthu a 
allai i’r hyd, dygid lluoedd i’r Eglwys, ac ni fyddai y traethod- 
au yn un toll ar goffers yr Eghiys. Os cerìwir hwynt ar law, 
diau y cynnyddai y ddyled. eithr nid i liyny eu gwneir, ac yn 
liytracii ua hyny, gwell genym ni arbed y gwaitli a’r gost o’u 



UDGORN SIÌIOST. 


54-2 

gwncutlmr: ctto mewn ufydd-dod i gymroelüadau Ysbryd v 
gwii-ionedd, ae ymddibyniad ar gyd-weithrediad ein eyd-weith- 
wyr tfyddlon i’w iledaenu, yr hyn nid yw ychydig, fel y mae 
yn bleser dweyd. ymegniwn i gyhoeddi a allwn o draethodau 
er goleuo ein gwlad yny gwirionedd dwyfol a draddodwyd i ni, 
ac er anuiditîYu ein cenudwri rasol a chymmeriadau ei phrif 
genadnu. hyd y gailwn, rhag y cam ddarluniadau gwarthus a 
niweidiol a ddyry geìynion Duw a dynion arnynt. 

Dengys ein Dosparthwyr fiÿddlon eu sel dros. a’u haclioni at 
achos Duw, drwy hwyluso yr ymdreeh hwn, nid er mwyn elw. 
fely gwna marsiandwyr y byd a’u nwÿfau. ond o gariad at y 
gwuitla; etuiys eglur iddynt na clianiatù pris gwerthu rhyfeddol 
o ràd y traethodau presennel iddynt hwy fwy nag i’w Cyhuedd- 
v. r nemawr elw ; ein helw a fo yn well nag aur ac arian— dim 
ìlai nag ancliwiliadwy olud Crist a’u boddlono. Cynnyddiant 
rhyfeddol eu cylchrediad o'r hyn yw, yn unig a’n gallüBga dan 
\r anfantoîsion a'n gorineaaut, i ddilyn yn ntìaen yn galrriog. 

Oair at yii Ymflídwyr. — Hysbysir ni gan y Llywydd i. 
D. Iiichurds V hwriedir i’r llong gyntaf hwylio yn 3' mis nesaf 
tiia New Orlsans. Os bydd mwvoymfudwyr nag a gymmer 
uii long, a nifer digonol 0 yrageiswyr, anfonir llong arall ; eitlir 
ni anfonir chwaneg 0 íjaint i Xew ( ìrleans ar ol mis Tachwedd. 
Hj-.bysir _vn brydlawis amse-ryddiad eu hwyliad o Liverpool. 

DTinunir ar bawb a l’wriudant ymfudo i’r Taleithiau Unol 
anfon eu heuwau, oedran, galwedigaeth, gwiail eu genedigaetì', 
ynghyd â blaen dàl o £1 am bob un a fyddant dros tm 
flwydd oed. 


CYMMANFA DDWYKEIX T IOL MORGANWG. 

[Paihail o rtud. 524. j 

Y Li.ywydd Dhq Joues, — Gwrandawais arnoch gyda phlesor 
yu rhoddi cyfrif o’ch gnruchwylion, a pha nu>r ddinyd y 
buoch, yr byn, pan ystr riorn ibd ein llcshad personol a’n gngon- 
iaut tragywyddol 311 dibyuu ar Iwyddiant yr aclios yn ein piith, 
a bera laaenydd i’11 calonau. Vmdrechasoch y n ganotolada v, ac 

V mae eich sel frwdfrydig, eich pendei IYniad diysgog, a’ch yni- 
■irednaùau didino yn gymineradwy yu ngolwg Duw Israel. 



UDGORjí SEION. 


5,43 

î.1aiver sydd yn eistedd o’m blnen heddyw yn fwy rhydd a thawei 
ea cydwybodau,a gwell eu tfiiriiladau nag oeddynt yn y Gymman- 
fa daenorol, a hyny yn unig o heruydd cynnyddiant eu hym- 
ddiried yn yr öffeiriadaetlì Santaidd. Y mae yr Argîwydd wedi 
caniatâu profi y Gynnadledd hon i helaethder, fel na chamar- 
weinier neb o honoch yn rhwydd. Mai y r'bai parotaf o honoch i 
ufyddhau ydynt y rhai dedwyddaf a chy foethocaf yw eicli profiad 
yroa heddyw. 

Y mae arall yn eich llywyddu yn awr, yr hwn a osodais arnoch 

0 herwydd f'v mawr gariad atoch, a’m gofal drosoch. Tra y llyw- 
yddais eich Cynnadledd ni es#eu!usais ddiai a»a ystyriwn yn llcs 

1 chwi. Symudais i Aberlawy er bod yn nes i’r c-.nol rljwng 
y Cynnadieddau, ac er ra»vn ly iechyd. 

Llawenydd genyf yw eich bod yn adferyd v rhai îlesg ; cynnal- 
iwch y gliniou gweinion; y raae eneidiau gwerthfawr ganddyn’, 
ag ydynt yn wenh eioh hymdrech. Hefyd parhaad eich diwyd 
rwydd mewn traethodu; r,id yw yr ysbrjd traethodu ond rhagred- 
egydd bedyddie, fel yr oedd Io®n Fedyddisrr i Grist. Mae 
ugeÌDÌau o ddynion yn ein heglwys yn a*r a dystiant iddynt 
gael eu har^yhoeddi trwy ymdrechiadau y Saint i ddospr.rthu 
traelhodau iddynt Yn hoîlol gyferbyniol i ymd rethiadau 
swyddogion unrhyw Gangen i ddospmthu trasthotiau y ü* ydda 
l)uw hwynt; a ellir gwrthbrofi hyn ? Ysgrifenir y traothodnu 
yn ol y ddoethineb oreu a feddwn, i wrth-brofi cam^ybuddiîadau 
ein gwrthwynebwyr arnmn ni a’n crefydd, u tbatìu yoleuni i le- 
oedd tywyll lle y dallwyd dynion gop.es» gan eu ijudolwyr. 

Pleser n'r mwyaf i bawh o hcnom yw vmgy feillachu a’n gilydd 
wrth feddwl y cyd-deithi wn, nid yn uniy vn y byd hwn, yn iía- 
bilon, tros y môr, y’r mynyddau cieiglyd i’n cartref dedwydd, 
eitiir am bob tragy*yddoldeb ; oad p* ]q y mae y rhai y dys- 
claeriodd eu llygaid yn ein CymtuanfaoHdd diweddar ? Pa. le y 
maent yn awr ? Ea h/raddangosi«d rhith grefyddol, eu geiriau 
dengar, a’u dylanwad swynol a hudodd rai i’r fath yroddirted yn- 
ddynt ag yr yinddiriedasent eu bywyd iddynt, eithr hwy a syrtb- 
iasaut fel sér gwibìog, a’u hawyrgylch nid adnebydd hwynt! Pa. 
beth a’n cadwodd ni, ai doelhineb dáynol ? Dina ond uerth y 
Duw byw. 

I.lawer o awydd êydd atn ymfudo i Seion ; rnae gaîwfdau yr hoff 
bertbynasau a’r cyfeil ion draw íel peroriaeth yn swyoo eirç 



CDGORN SEION. 


544 

clustiau i chwenychu myneá yuo ar eu l:ol h^ynt, eithr nij cyîi 
gwneyci ein dyledswytîdau, a chytìawni gweithredoedd tuag ein 
cyd-gene'll a*n teîlynga i gyuideilhasu â’r cyfiawuion, agorphwys 
gyda’r fi'yddloniaid. 

Cynnrychiolwyd, Hen. 2Ô4, Off. 90, Ath. 103, Dia. 53, Bed. 77, 
'1'rosgU' yddwyd 93, Derbynwyd 02, ar wasgar 25, bu farw 6, Yinf. 
5. — Cyfanrif 1709. 

Canwyd, “ Fe wawriodd hyfryd foreu/’ícc. Terfynodd y Llyw- 
ydd Jereiny trwy weddi. 

UANNER AW'R WEDI DAUi 

Dechreuwyd trwy ganu, a gweddiwyd gan yr Henuriad Thos< 
Morgan, Bfycheiniog. Canwyd. 

Y Llywydd — l*an yr oedd dyscyblion Crist yn dra thrist ryw 
dro daeth y dystiolaelh i'w plith ** Yr Arglwydd a gyfododd yn 
wir.” Beih a ëlien ni y Saiat ddweyd y prydnawn yma? ‘ Y’r 
Arglwydd a lel'arodd yn wir/ #c ni u wyddoan hyny ; dysgodd ni, 
a gwyddoru iddo ddadguddio i •’ Brophwyd Joseph, beih sydd i 
wneyd er bod yn gadwedig, yr hyn # wnaethotn hyd yma, a 
chawsom dystiolaeth o hyny, a'i fod ef yn parhau i’n dysgu trwy 
ein h.îthrawon, an yu rhoddi gwybodaeth i ni o wirionedd y 
ddysgeidiaeth. Caw*n»n gyfarlod d.i boreu heddyw, * dysgwyl- 
iwn hyny y pryùnawn ctto, fel tystioloeth oddiorth Dduw o 
d iwyfohleb y dd\ egeidiaeth a gewsom. Dau brif beth sydd 
genym i wneyd, sef gwrando pa beih a ddysgir, a gwceyd yr hyn 
a ddysgwyd. \Yrth gyllawni hyn yn unig y gorlifa bendithion a 
t u ug ireddau i ni yn b<\rhaus. Ein harwydd-air yw, i bob un ofalu 
a » ei fusnes ei huuan, a gwneyd ein goreu yw hyny, ac yn y 
gwneuthuriad o hyny yn unig y derbyniwn Ysbryd üuw. Felly 
beih bynag a wnawn, gwnawu ef er gogoniant i Dduw. Pwy 
Sidd yma heddyw yu bwyta eo yn yfed er gogoniant i Dduw ? 
Y cyfryw ag sydd yn iawn b.trchu y corff a roddes Duw iddo. 
JVid b#yta sydd yn cadw dyu yn fvw; pa fodd y hydd dyn fyw, 
ynte? Yr arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant.” Pwy 
sydd yn credu ; mae Duw yn gofalu arn anifeiliaid y rnaes, adar 
y nefoedd, a physg y môr, ac yn rhoi digon o ymborth gerllaw 
iddynt i’w gasglu. Y mae gau y Saint i gasglu eu hangheürheid- 
iau hefyd, ac os parcha pob ayn y corff a roddes Duw iddo er go- 
gouiant ei enw, gön gredu yn, ac ymddibyuu ar Dduw, caiíf 


UDGORN 3EION. 


545 


ddîgon o fwyd a dillad gerllaw iddo i'w cael. Pan geisia I)uv/ 
wasanaeth, rhodda ddigon at ei wneyd bob auiser. Y peth goreu 
a dal ei ffordü yw itwweyd y peth y niae Duw yn ei geisio. “ A 
bu wedi talrn o ddyddiau i Cain ddwyn o ffrwyth y ddaear offrwin 
i’r Arglwydd. Ac Abel yntau a ddwg o tìaenffi wym ei ddefaid, 
ac o'u brasder hwynt.” Ni ofyna Duw ond am beth aellir gael, 
a rbodda nerth digonol i ddyu ei wneyd. Oofynodd am tìaen- 
ffrwyth y gwenith, ond daeth Cain a fhyw fath o ysgub; eithr 
dygodd Abel o'r blaenŵwyth a’r brasder. “ Ac edrychodd Duw 
ar Abel j’’ bendith dyn yw fod Duw yn edrych arn©, a’i golled 
yw pan na wna; bendish dyn yw gwiando betb a geisir ganddo, 
a’i golled yw peidio. Y raae llftwer o S.iint wedi rawynhau yr 
Ysbryd Glân, a chael gwybotf belh y mae Duw yn geisio gan- 
ddynt, yn achwyn ei fod yn ormod; gwneyd y pethau y mae 
Duw vn geisio sydd yn oisieu, a chwithau yn cael cynnyg gwyb- 
odaeth o byny trwy “ Yr arwyddion hyn a ganlyDant y rbai a 
gredant.’’ A Chain a ddigiodd wrth üduw; gofalwch rhag byn, 
o herwydd nid wyf íì am i neb wneuthur dira ond y petb a wn y 
mae Duw yn geisio. Y rhai a r^gnachant fod gormod yn oíyn- 
edig arnynt, ydynt euog o ddau drosedd mawr, sef anghredin- 
iaeth ac anufydd-dod. “ Edifarhewch a bedyddier chwi.” Rbaid 
eich bedyddio, cais Duw yw ; nid fel y mynoch y gwnewch. Y 
mae genyf adnabyddiaeth o’r efengyl hon, medd y Sant, vr hon a 
dderbyniais trwy glywed yn gyntaf bregethu, ac yna gwneyd yr 
bjra a bregethwyd. Ni allaseot ei chael ar un aminod arall. 
“ Eitbry Phariseaid a’r Cyfreithwyr yn eu herbyn eu hunain a 
ddiystyrasant gynghor Duw, heb eu bedyddio ganddo.*' Gwn maí 
cynghor X)uw yw yr hyn a orchymynir i chwi ; caiff pawb a 
greda wybod hyny. O’r ochr arall, os anghrheda ac anufyddha 
swyddog, amddifada ei hun o ysbryd ei swydd wrth gwrs, ac o beb 
rhinwedd a aderbynia oddiwrth ei swydd. Wrth hyn, ynte, frodyr, 
dysgwn wers, a bydded i ni wrando a gwneyd, ac y na rhaid i’r 
nefcedd ein bendithio, a’r arwyddion ein ganlyn, sef bwyd, dillad, 
arian, a digon o bob peth er cyfídwui gwaitli Duw. 

Cydsyniwyd yn unfrydol i gydnabod a dal i fyny yr boll 
Offeiriadaetb, o’r Brif Lywyddiaetb yn Seion hyd at Lywydd- 
iaeth Cymru. 

Y Llywydd Jones, — Mawr yw ein braint o gael arddangos eín 
cymmeradwyaeth o awdurdod y nefoedd ; y mae pob arddangos- 



UDGORN SEîOîf. 


f>4ô 

ia<! ycbwanegol o'n heidJo yn dangos ychwanegiad o femìith rag 
oraf y nefoedd, — ei swyddogion. Cynnwysa ein Hegiwys rodd* 
ion liarddach nâ'r perlau a adduruant goronau ymherawdwyr 
byd ; mwy unrhydeddus a gwerthíawrocach na gogoniant darfod- 
edig breninoedd daearol a’u holì olud bvdol,yw y rliai yr esgynodd 
yr íesu i’r uchalder am danynt, !e, rhoddion pena’r nef ydynt 
i’n daear. Nis gellir ammheu ; rbaid i bawb addef lliosogrwydd 
swryddi pwysig yr Eglwys hon, er ei llywodraeth a’i tbrefn, ac nad 
oe« yr un gyfuudrefn arall yn debvg uidi i’w chael. V rnae ynu 
raniadau a sefyllfa groea bleidiol ein cythryblus fvd yn ddigonol 
brawf o’u hamddifadrwydd hwy o hohi, yn eu ilywodraeth 
wladol a chrefyddol, ac yn eu holl fasnach. Diolch i Dôuw, ynte, 
ítm gyfuodrofn a’n dvg i yn feddîannol ar Ysbryd a gylyma ein 
calouau oìî yn un, a ddyga bawb a’i meddianna i gyd weled, cyd- 
deiuilo, h chydwcithredu yn rnhob peth, Teimlaáau o wir gariad 
at y Uvnn«diedd hon a barodd i tni osod y IJywydd R. Evans 
arnocii, creduf mai un o roddion goreu y nef i chwi yw, os gwnewch 
yn fawr o liono; canys ar wneyd hyn, ar eich gwrandawiad 
astud arno, «,’ch ufydd-dod iddo yr ymddibyna eich lleshad a’ch 
dedwyddwch amserol a thragywyddol. 

Cymrneradwywyd ef yn unfrydol. 

William Lewis, Ysgrifenydd. 

(Fw barhau.) 


RIIAG-OFAL Y LLTWYDD B. YOUNG DROS YR YM- 
FUDWYR. 

AT YB ESGOBION. 

D. LL H. Mawr^ Meh. 28, 1854. 

Atyr Esgob Édward ìlunter , ac esgobion y gwàhanol Ddosparth- 
iadau yn y D ywysogaeth. 

Hysbtsed liyn ar i cliwi fyned yn union, a dyfal ymholi, er deall 
pwy yn eîch dosparthiadau a allant dderbyn i’w teuluoedd, neu 
rw tai, rai o’r brodyr, neu aelödau o’u teuluoedd, ag ydynt ar 
eu taith tuag yma yn awr, a rhoddi gwaith ac ymborth iddynt 
hyd gynheuaf 1855, a chludo yr anghenus o’r Ddinas hon i’w 
gwalmnol dynghedfanau. 



tMlGOHH SEION. 


547 


Ëydd anglipn cynnorthwy yn eldiau ar ymfudwyr y Drysorfa 
Ymfudol, ac prcill, er cyrhaecld yma, arn hyny, hyddwch barod 
â gweddeuau i ddanfon i’w cyunorthwyo crbyn y 15fcd o Awst. 
Gofynir i chwi wcithredu.'nid yn unig yn ddiwyd, ond yn union- 
gyrchol, ac i fyncgi i Swyddfa y Llywydd heb oedi. eich gweith- 
rediad.au, a’cîi ga!lu i wneyd mewn gweddeuau, gweddeuwyr, a 
l>hedrolfeni i ddanfon i’w cyfarfod. 

Edryched y Llywydd Hunter y rhodda yr hoH esgnbion s 
nodwyd yr hysbysiadau gofynedig erbín y läfed o Awst, fel y 
deallwn pa faint o gynnorthwy a allwn roddi, a pha le y dan- 
fonwn yr ymfadwyr dyfodol. 

Mewn hyder ani wcithrediad uniongyrchol genych, 

Ydyni fol erioed, 

Eich brodyr, 

Buiciuam Yocno. 

II. 0. Himball. 

•T. _M. Ghant. 

A oyncilliiwyj gan W u. L^'cis 


AMRYWI AETHAIÎ, &c. 


Yn “ lùagraicn Ysgn/lhyrol ." — Mewn atebiad i ofyniadau 
amryw, hysbyswn y ccir yr “ Eiü'graisr" heb ei nvvrco am 2s4e 
i’r dosparthwr, ei bris yw 2s öc, a gellir cael y pedwar rliifyn 
olaf am 3|c yr un i'rprif ddosparthwyr, a 44-c i’r îs ddosparth- 
wyr. a'u gwerthu am 5 yn !le 6 cheiniog, os ymliolir â’r Dos- 
parthwyr yn fuan. Bydd yn fwy cyfleus felly i’r sawl a ddewiso 
eu cyd rwymo â llyfrau ercdll. 

O’R WaSG yu ooiweddar,— “ Pa heth ;/w Monnomaeth ,” 
tractliawd o 4 tu l., ei bris yw 3s y cant i'r prif ddosparthwyr, 
a Äs iic i’r îs- ddosparthwyr, ac i’w rrerthu am ddimai. 

Mefi/d, dacth allan yn ddiweddar “ Pddiwch au r/wrando,” 8 
tud. Ei bris yw 3s 4c i’r prif ddosparthwyr, a 3s lOc y eant i’r 
îs-ddosparthwyr, i'w wertbuam ddimai! Hyderwu yr anrhega 
V Saint bob pregethwr a sectwr a fynych bregethant ar y 
testun hwn â’r bregeth ddidderbynwyneb hon, fel y deallont 
betii y maent yn wneuthur. 


■tllGORN se:on. 


54S 

Yn y Wasg, íic a ddaw allan yr wythnos nesaf, — “ Profion 
nnwrlluui/nebol nacl o't ‘ Spavìdim/ Romnncë y ç/u raed Llyfr Mor- 
mon." Hen eliwedl botilogaidil arw yw y cyhudiiiad uchod, 
eitlir dyry y traethawd bychan hwn farwol glwyf iddi lle 
bynag yr elo, a ehrefwn ar garwyr y gwir éi oliwalu ef ar ei 
hol i bob cwr o’n gwlad lle yr arogiir ei sawyr andwyol hi. 


Yu “ Arwùmjdd i Snon." — Yr oeddem vredi bwriadn oedi y 
traethawd hwn hyd oni cliaffean hysbysiad diweddar o'r ffordd 
a fwriedir i'r Ymfudwyr deithio dros y ]>ìains yn y tymmor 
nesaf; eitbr o herwydd nad oes sierwydd am hyny, — ptan >a 
chylioeddwn ddini ar antur, ac o hcrwydd fod yr ymfudwyr 
eleni yn dysgwy! wrtho am gyfarwyddiadau i ymbarotoi, barn- 
wyd yn ddoethach ddyfod ag ef allan heb liyny, ac am hanner 
y pris a fuasai pe cynwysai hyny. Yn awr, dyry i bob dos- 
parth'o ymfudwyr bob eyfarwyddiadau ì ymbarotoi gartref, ar 
y daith dros y môr, a’r ochr draw; pa bethau i gymmeryd 
gyda hwynt, a beth i beidio, yn gellì, dilladau, hwydydd, &c. 
Mewngair, ni cllir dweydci holl gyfarwyddiadau heb ei adrodd 
ef i gyd, ond fe fydd o elw m/. wr i bob ymfudwr ei aael! Yn- 
ddo ceir ateb i bob gofyniad a ddaw i’r meddwl braidd, o leiaf, 
ateba bob peth a ddaeth i fcddwl yr awdwT ar daith i California 
ac yn ol nr y testun a broffesa. 

Ei bris i’r prif ddosparthwyr yw 1 ls y cant, a 12s i’r îs-ddos- 
parthwyr, ac i gaei ei werthu am geiniog a dimai yr un. 


Dereyniadau am T.yfraü o H yd. 4 hyd 19. — George W. 
Davúes, £5; E. Middleton, £S ; Griffith Roberts, £1 9s; A. L, 
Jones, £5. 

Gwelliant gwat.l — Yn y rliifyn blaenorol diangodd y 
gair Tachwedd yn lle Ilt/dref, eithr gobeitbiwn np clireda neb y 
bwriadem ladrata Hydref oddiarnynt! 


**, Anfoner pob llythyrau,yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Gapt. .Tones, “ Udÿorn Seion" Ofp.ce , Swansea. 


C Y \' N W Y S I 4 n. 

Tll I». 

Y G< ri Farwol a’i F<*<!<l.!'iniaeih 533 

(ìol>!iy<1d»aiHh— TicU’Lhui n — íiair at yr Ymfnriwyr 5-10 

Cyimiianfa Ddu vi<*ini<il Morcauus; 542 

llliau-oial y Llywydd Young <1 r <»s> yr Yiuiuduyr 54G 

Aniiyniaelliau, &e 517 


\ B E R T A W Y : 

ARCRAI'PWYD A CHYHOEI DWYD CAN D . JONEi.. 



9 


N Eü 

â»rrm l> ŵaínt. 


Euif. 3â] TACHWEDD 4, 1854. [Cyf. VII. 


DARLITH Aìi YR ADGYFODIAD CYNTAF, GAN Y 
LLYWYDD B. YOUNG. 

A diuddodinjdyny Tabetnacl , Dinas y Llyn Haìen Mawr , 11 yd- 
ref 3, 1852, wedi i’r Hemriad Orson Hyde lefaru. 

( O’r “ Deseret News.”) 

Trwy ganiatàd, gwnaf ychydig o sylwadau ar yr egwyddorion 
a draddodwyd gan yr Henuriad Hyde. 

Yn gyntaf,— üefaraf ychydig o eiriau perthynol i’r adgyfod- 
iad. Mae yr egwyddorion hyn yn ddyddoro). — Iawn adna- 
byddiaeth, a chy wir ddealltwriaeth o honynt ydynt ffynonnell o 
gysur a llawenydd mawr i Saint Duw. Mae y Brawd Ilyde yn 
ei sylwadau yn lled wyliadwrus, ac yn awgrymu hyn a’r llall, 
yn unig fel y tybiai, eithr ein braint ydyw deall llawer o’r 
pethau hyn oddiwrth eglurliad yr Ysbryd Glân i ni ein hunain, 
drwy y dadguddiadau a roddwyd i ereil), ac oddiwrth addysg- 
iadau y rhai a fuont gyda ni. 

Wrth són am ddyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist fel lleidr yn 
y nos, neu fel y goleuni boreuol, fel y gwelo pob cuawd yngiiyd 
ei ogoniant; a llawer o ddywediadau ereill o’r fath, os cys- 
sylltwch hwynt oil yn un, crëant lawer o ddyryswch yn y 
meddwl. 

Etto, os tybiwn fod yr Iachawdwr yn dyfod unwaith i bawb, 
ac yn ei ail ddyfodiad y dinystria yr holl rai drygionus, ac y 
glanhâ y ddaear oddiwrth ei gwaed a’i llygredigaeth, gwrtli- 
35 r»is !,<?.] 



550 


ül>GOÎÎK SÎÌI05. 


wynebai lawer o ddywediadau ereiil yn yr ysgrythyratí 
santaidd. 

Meddyliaf fod gan gryn nifer' o’r bobî liyn feddylddrychau 
rliagorol. ac y mae gan lawer o lionynt feddylddryehau cywir 
mewn perthýnas i ddyfodiad Mab y Dyn. 

Yn y man cyntaf, caniatewch i mi sylwi, fod yr Iesn at ei 
ryddid ; y in.ae ganddo y nerth, y gallu. a’r hawl. prvd bynag 
ei cyfrifa yn anghenrlieidiol, i ddadg.uddio ei hun i un person, 
neu i werin, aruiyga ei hun i’r gynnuHeidfa pan yn ei liaddoliad 
cyhoeddus os mỳn. Mewn gair, daw pan y mỳno. 

Arddengys yr iawn syniaeth o gymmeriad yr Iachawdwr, fel 
y dealiwn ni ei gymmeriad. fod ganddo hawl i ymddangos i 
unrhyw berson ganol dydd, gano! y nos, yn y boreu, neu yn yr 
hw_\T ; y fan, y pryd, a’r modd a ddewiso. Ilyn yw ei hawl 
diammheuoi. 

Wrth lefaru am vr adgyfodiad, neu ymddangosiad yr Iacli- 
awdwr, darllenwn ynghylch hyny yn yr hen lyfr da. Pa bryd 
mae yr adgyfodiad cyntaf? l’eatíbai y gynnulleidta y gofyDÌad 
hwn, pa beth a ddywedent? Nid yw yn mysg y pethau a 
fyddant ; y ìnae yn yr hyn a aeth heibio; yr oedd pan y dis- 
gvnodd vr angylion, ac y treigliasant y maen yn ol o enau y 
bedd lle y gorweddai yr Iachawdwr; pan adgymmerodd yr 
Iesu ei gorff ; dyna adgyfodiad cyntaf bôd uiarwol i anfarwol- 
ileb ar y ddacar hon ; a’r hyn a a?t!i iieibio er ys amser hir. 

Yr angylion hyny a aethant yno, i ba beth? I lefaru wrtli 
lwch cysglyd, nid yn unig eiddo yr lachawdwr, eithr Abraham 
yn un. ac wrth hob tebygolrwydd fod Lot yn un arall. Noah yn 
un aralì, a 5fosc-s yu un arail, gan ddweyd cyfodwch oddiwrth 
y rneirw ; y mae yn amser i’ch cyrfî i ddihuno o’u cysgad- 
rwydd oesawl. a gadae! y bedd llycliiyd ; ac felly yr adgyfod- 
wyd lliwer o’r Saint wedi adgyfodiad Crist ; ond pwy a gred- 
od.l iirny ? l’wy a wyddai am dano? Pwy a i tystioli iethodd? 
Neb, ond y pleidiau porthynol. Nì roddodd un hanèsydd erioed 
hanesamdano, oddieithr y rhai a ysgrifennsant y dystiolaeth 
gynnwysedig yn y llyfr hwn, y Testament Newydd, a Llyfr 
Mormon. Y tystion pleidiol hyn ydynt unig dystiolaethwyr y 
ffnith hon,— pwy a’u crcd yn cin dyddiau ni? Y rliai hyny yn 
unig ag y dadguddiwyd y pethau hyn iddynt. Tystiodd ein 
tadau a’n raamau i’r athrawiaeth íel ei cynnwysir yn y Testa- 



•ODGORN' SEÎON. 


551 


‘VK-Dr, Xe«-yù'î : dysgodd ein hoffeiriaid ni i’w chreclu fel y mae 
yn yserifenenijî yno; ond pwy a'i gwyr? Y rhai y dadgudd- 
iocid Duw liyny iddynt. Y rliai hyn, fy mrodyr, ydynt dystion 
iri ü i îiyn y v.- fy athrawiaeth innau. 

Pa fodd yr adnabyddwn ac y deallwn bethau Duw? Wrtli 
y goleuni a iefarodd y Brawd Iiyde ain dano ; Crist yw goleuni 
y byd. a goleua bob dyn sydd yn dyfod i’r byd. Sant a phech- 
adur; Efe yw ffynnonell gwirionedd a gwybodaetîi i’r greadig- 
aetii hon. 

Dywedaf etto mewn pertliynas i’r adgyfodiad, neu ddyfod- 
iad Mab y Dyn. fel y dywedais eisoes ; mae yr adgyfodiad wedi 
deehreu er ys hir amser ; a beth a wn i nad oes llawer wedi 
eu iradgyfodi oddiar yr amser y treiglodd yr angylion y maen 
oddiwrtli y bedd, ac y gaiwasant allan gorff yr Iachawdwr? 
Dywed yr ysgrythyrau i lawero’r Saint gyl'odi ac ymddangos i 
î.iwer; eithr pa nifer a adgyfodwyd wed’yn nis gwn. Pa hyd 
y bydd cyn y declireua yr adgyfodiad etto nis gwn. eithr da 
genyf gredu nafydd yn faith ; dedwydd ydwyf wrth gredu fod 
adgyfodiad y dt'dd diweddaf yn agos. Pwy a gyfodir ? Y 
■3aint. — y rhai sydd yn liuno yn yr Iesu. y r’iai s. arr.lygasant 
i’r Tad, i'r Mab, i’r angylion santaidd, ac idd eu holi berthyn- 
asau ar y ddaear, eu bod yn credu yn Nuw, ac yn cydnabod ei 
îaw yn rahob peth, ac ydynt wedi ei wasanaetliu goreu y gw.ll- 
asant. A ddaw yr lesu? Daw. 

Dychymygwn anigylchiad, gadewcii i’r gynnulleidf» hon fod 
yn barod i dderhyn yinweliad gan Fab y Dyr, ; tyhiwch fod cu 
oalonau yn santeiddiediggerhron yr Argiwydd, neu y santeidd- 
iasant yr Arglwydd Dduw yn eu calonau, a’u lx>d yn ymgyn- 
nulliedig yina i’w wasanaethu, ei foli. lle y mwyntiáwn gym- 
deitlias ein giiydd, a dawn yr Ysbryd Olân. yn neiilduedig 
oddiwrtli lioll drafodaeth fasnachol perthynol i’r bywyd dynol, 
a’r drysauyn nghau. a’r lesu yn dyfod i'n plith. tafia ymaith y 
llòn oddiar ein llygaid, fel y gwnaeth oádiar lygaid y ddau 
ddyseybl a ynideithiasant o Jerusaiem, canys ni adnabuasant. 
ef hyd nes y torrodd fara wrtli swpera, - tybiwch yr ymddan- 
gosa yn ein canoi, ac y r'nwyga y llèn oddiar ein llygaid ; cliwi 
a’i hadnabyddecli ; dywedai, weie ôl yr hoelion yn fy nwylaw, 
wele y fan y gwanwyd fy ochr ; edrychwch arnynt, frodyr a 
'ohwiorydd, canys Myfi yw. Byddai pob llygad arno, a charai 



UDGORS SEIOS'. 


*5a 

pob cnlon Ef. Pe yr arosai gyda ni am amser ac yr elaí 
ymaith. 

Pe y gwasgarem ar led ac ar liyd y ddaear, ac y tystiolaeth- 
em beth a welsom, gofynaf, pwy a gredai ein tysliolaeth? Neb, 
oddieithr y bwriadai yr Arglwydd ei ddadguddio iddynt, gan. 
angel santaidd, neu amlygiad o’i berson ei hun. Gal’c-cn dystio 
i hyny hyd oni syrtliiem i’r bedd, i ddim dyben, oddieithr i'r 
YsDryd ei amlygu iddynt; ni fyddai yn bosibl í un person e; 
wybod oddieithr i IJduw ei hysbysu iddo. 

Pwnc o athrawiaeth ydyw hwn a deimlaf ei argraffu ar 
feddyliau y bobi liyn yn barhaus, h.y., i fyw yu ngoleuni Ys- 
bryd Duw, fel y caffo pob dya a dynes ddadguddiadau iddynt eu 
hunain, canys gall Ysbryd yr Arglwydd eich haddysgu, fel y 
gwybyddoch drosoch eich liunain. 

A adgyfoda y Saiut oddiwrtli y nteirw ? Gwnant. Pwy a 
wybyddant hyny ? Neb ond ycliydig. Pan ddechreuo yr ad- 
gyfodiad, dywedaf nad ond ychydig a wybyddant hyny ; a 
chaniatewch i mi tieh hysbysu, pan y gwelcch Joseph, 
Hyrum, a’r Tad Smith. a llawer ereill wedi adgyfodi oddiwrth 
y meirw, a cliwithau Heuuriaid yn myned oddicartref i breg- 
etb.u, ni ddywedwch wrtli y byd am eu hadgyt’odiad, canys ni 
chredant hyny. Gallwch dystiolaetìin fod y Tad Smith wedi 
adgyfodi, a boi Joseph a Hyrum yn meddu eu cyrlf ettu, a'u 
bod yn byw etto yn y cnawd, a hwy a’ch gwatwarent citwi, ac 
a’ch erlidient i ferwolaeth, pe byddai galiu ganddynt, o her- 
wydd eich tystiolaeth. 

A adgyfoda y Saint oddiwrth y meirw cyn yr argyhoeddir y 
byd? Gwnant. Gallwch anobeithio i weled yr tioll greadigaeth 
byth wedi eu troi at yr Arglwydd Iesu, neu i tfydd yr efengyì 
santaidd. A welwch chwi yr adgyfodiad? Gwelwcli, byddwch 
ynddo, a mwynhewch ef; byddweh yn yr adgyfodiad cyntaf. — 
A greda y byd tiyny, ueu a fyddant tiwy yn ei wybod? Na 
fyddant. Uwaredir Seion, adeiladir Teml fawr yr Arglwydd, 
ar yr bon y gorphwysa gogoniant yr Arglwydd, a chwmwl y 
dydd, a cholofn o dân y nos; y Saint a ymgasglant o bob eenedl, 
a t-.wy a ànt i mewn i Demiau Duw, i wneyd gwaith y pryned- 
igaeth dros eu mheirw, a bod yn iachawdwyr ar Fynydd Seiou 
1 achub tý Esau. Ond a wybydda y cenedloedd hyny. Na 
wybyddant. A phan y teyrnasa yr Arglwyddd yn Frenin 



CTVGOKS SK!OK. 


553 


ëéneâioeiìd fel y rane yn Frenin y Painí, ni clired tt'igolion y 
<Macar nad sj'alli! rhyw ddyn inetirus ytlvv’, citiir tybiant mai 
fcyniluniau dynion doeth wedi cu rlioddi mcv.'n gy.'eithrediad yw 
y eyfan. 

Feiiy eu üywodraetliir ac cu riieolir. cu tra arglwyddiaethir 
ae etî harweinir gan egwyddorion yr Ofîciri.idaeth santaidd, ae 
îii aniheuant nad gwaith ytlyw o eiddo dynion doethion wrth 
oen cenedl gret’, rhai hyddysg mewn llywodraethu, yn medru 
ìawn lywodracthu cenedl eu liunain, ac yna dwyn yn ddaros- 
íyngedig cn eenedloedd cyin myriogaetìiol, hyd nes y daw yr 
lioil ddaear yn ostyngedäg iddynt. N'i adnahyddant mai yr 
îachawdwr sydd j'n teyrnasu yn freuliin cenedloedd fel y mae 
yn freniiin y Saint. Bydd rhan helaetli o drigolion y ddaear 
sia amheuant nad efFaith doetliineb dynion ydyw. 

Cyl'arwydtiir y Saint pa fodd i adeiiiadu S'eion, pa fodd i ad- 
i'ìliatiii teiniau, a gwn»vd gwaitli y bryr.etligaeth i’w mheirw, 
ac iti wybytida cenrdloetld y ddnear ddini yngliylch hyny. Pan 
ddygir y niilflwyddiant i mewn, ni wybydda un dyn na dynes 
nnpetii yn ei gyich, otid yn unig trwy ailu Duw. Efe a lyw- 
odractlia ac a deyrnasa. a bydd ei ogoniant yn Seion, ae ni wyr 
y drygionus mni llaw ein Duw ni ytly.w. Y Saint a fwynliânt 
diysclaerdeb ci wynebpryd, rhodiant ynddo, a phreswyliant yn 
eì bresennoldcb. 

Dealler y pethau hyn gan y bolil yms, ac osoes Henuriad yn 
Israel, nen bcrsonau yn yr ystafcli yma, nad ydynt yn credu yr 
liyn a tldywedais wrthynt ani yr adgyfodiad, aroswch hyd oni 
ddaw i ben, ac yna gwybydriweh hyny drosoch eieh liunain. 
Nid wyf yn gofaiu pa un a gredwcii hyny ai peidio, eithr dy- 
■weiìaf wrtiiych pa betli a ofalaf fwyaf am dano, a’r unig beth 
ag wyf yn gofalu am dano yw, a fydd y bobl hyn yn barod i 
hyny. A garwcli chwi yr Arglwydtä Iesu Grist, a’i wasanaethu 
a’eli holl fcddwl a’cii nertli- 

Nitl ytiwyf yn goi'aiu pa beth ydycli yn gredu, canys ni wna 
effeithio na chyfnewid yr liyn a fodola. A wna y bobl hyn 
■wasanaethu Duw, gwneyd daioni, a, hyw yn gysurus gyda’u 
giiydti — liedaenu yr efengyl ar led, a chasglu y Saint? Ni 
•yhrisiaf ludw gwelltyn rhag pa un a gredwch yr hyn wyf yn 
ddweyd am yr adgyfodiad, ynte ei anghredu a wnewcli, os 
carwcli ac y gwasanaethwch Dduw a’ch lioll galonau ; credwch 



UI>GOKS SEIOJS. 


554 

beth a fynoch os gwnewch ddaioni yn barhaus a dim drwg; vn 
peidiwch byth a chyâawni pecliod arali yn erbyíi Duw, neu 
eich cvminydog, eithr bod bob amser o’r boreu hwn yu llawn o 
weithredoedd da, yu gwasanaethu yr Arglwydd a’ch lioll 
galonau. 

Gofynaf i’r bobl y boreu hwn, eyn y cychwynaf «ldiin yin 
mhellaclì, os nad oes rhyw ychydig o ddynion yn y gyumilloid- 
fa hoi> ag ydynt yn y sefyllfa ag y gallant amiygu eu cvm- 
mwynasgarwch trwy anton allan ycliydig rhagor o wedtieuau & 
gyfarlod a'r ymfadwyr, canys y mae perygl fod dynion a ben- 
ywod yn dyoddef yn yr eira. 

Yr ydwyí am wybod os oes ynia ddigon o gyfiawnder î godè 
tua tlwsm o weddeuau ; os gwnewt’h, ni hidiaf pa beth a gred- 
wch am yr adgytodiad. Oscafddigon o grefydii yn y bobl è 
gyflawni liyny, boddlona rì yn bresennol. Ar ddiwctld y cyf- 
arfod dynmnaf ar i’r rh.ai ag ydynt foddlawn i fyned a chyn- 
northwyo y dyoddefyddion i ddyíod yn mlaen a dwcyd yr an- 
íbiiiint weddeuau i’r dybeu hyny. 

€yi. Wìi. Lewis. 


NEWYODION O’R DYFFRYN. 

D. Li H. M aiL'j'y Aie*t 2, 1854. 

Yu Híj.nuhiad F. D. Ricìiaeds, — Anwyl Frawd, — Yr ydych 
yn wybodus ain y clefydau ag ydynt yn dueddoì o ymosod ar 
ein brodyr anghyfarwydd â'r hinsawdd ar yr afon ìiississippi, 
am byny, <lymunaf na chíudwch ychwaneg i Orieans Newydd, 
eitlir yn hytrach eanfônwcli hwynt trwy Fhiladelplia, Boston, 
a Chaerefrog Newydd. Pan ymfudwch gwmpeini mawr neu 
fychan, gofalwch i rag anfon i’r Henuriad John Tayior, yu 
ninas Caerefrog Newydd, gofrestr gywir o enwau y personau 
yn mhob cwmpeini. ynghyd a'u gaiwedigaetiiau, a cìiyfrif agot. 
pa faint o feddianiiau a feddant. Gwneler Iiyny mewn am- 
ser prydlawn, u-l ei dcrbynier yn brydlawn gaii yr Henur- 
iad Jolin Taylor cyn y tiria y Cwmpeim, fel y cyfarwydder pa 
fodd yr ymbarotöa i’w cyfarfod. neu i osod rhyw bei sou a<idas. 
i wneyd hyny, a’u cynghori \n union pan y tiriant pa lwybr 
fydd oreu i bob un yn mhob cwmpeini gyuimeryd, luy., pa uu 



CBGORN SEION. 555 

ai aros nm yspaid yn y lle neu y gymmydogaeth y tiriasant, 
neu gychwyn yn nilacn i Cincinnatti a’i chylchoedd, kc. 

Os dewisa rliai etto ynifudo trwy New Orleans, na ddaufon- 
wch hwynt o Loegr yn ddiweddarach nâ declireu Rhagfyr, fel 
eu galluoger i adael yr afonydd cyn y dechreuo y tynnnor 
ciefydog, canys liu farw llawer o’r Cholera a chlefydau ereill 
pertliynol i’r tymuior afiachus ar yr afonydd, ac nid wyf 
am i’r brodyr gnel cymmaint o’u peryglu ag a gawsant; a 
chynghorwch hwynt i brysuro i fyny i’r afonydd, a myned i 
flfwrcd i ilissouri ac Iowa i weitliio, neu yn inlaen i’r gwastad- 
edd, fel bo’r amgylehiad, cyn y delo y tywydd twymn. 

Oddiwrth y newyddion diweddaf, deallwn i’r lioli Henuriaid 
sydd ar eu ífordd o’r dyffrynoedd hyn i gyfiawni amrywiol 
genadiaetliau gael eu bendithio mewu cyflawnder, a’u lìwyddo 
ar eu taitli, ac y cyrhaeddant i’w hamrywiol faesydd ilafur 
yn fuan wrtli bob tebygoirwydd. Sonir am bctli clefyd, ac 
aniryw o farwolaethau yn mhlith y brodyr sydd yn croesi y 
gwastadedd, eithr ni cbyrhaeddodd un hysbysiad pcndant ni 
etto, o’u sefyllfa a’u symudiadau, ac oddiwrth yr oll a allwn 
ddirnad, gyraut yn mlaen yn arferol o liwyìus, ond bydd rhai 
yn Ued liwyr yn cyrhaedd yma. 

Cwblheir y gwaith adubie ar fur y Temple Block yn fuan, 
mae llawer o’r sylfaeui wedi eu nliaddu yn barod i’w gosod, ac 
y mae arnryw weithwyr yn ymwneyd yn ddiwyd a gosod 
blockiau anferth o gerrigyn sylfaen gadarn y Deinl. Mae ar- 
goelion yn purliau yn dda am gynheuaf toreithiog yn gyfifed- 
inol, er fod cenllusg a cheiliogod y rhedyn wedi niweidio mwy 
neu lai ar y cnydiau a’r gerddi. Mae liyn oll yn dda, ac achosa 
llawdriniaeth dyner a doeth yr Arglwyüd i’r bobl i fod yn fwy 
diolcligar am, a goíalus o’r gweddill. 

Mwynheir iechyd da yn barhaus yn ein lioll sefydliadau, a 
pharlia lioll faterion busnesol a chyssylltiadau Indiaidd yn 
llwyddiaunus a chyfeillgar. 

í.lac uwyfau yu dyfod mewn cyflawnder, ac y mae ychydig 
o ostyngiad yn eu prioiau. yr hyn sydd yn debyg o barbau hyd 
nes y prynir y mwyafrif o nwyfau marchuadol am brisiau 
riiesymol Bydd hyu yn fauteisiol iawn i’r ihai na feddant ond 
ychydig foddiou, acy mae yn arddangosiad o dyner rugluniaeth 
ein Tad nefol. 



l'DGORN SEIOS. 


553 

Mae eich teulu yi i iacli, hefyd teuluoedd yr iioll Henuriaid 
tramor, cyn belled ag y gwn. 

Gan weddio atu eielt llwyddiant a'c't lles yn lwybr pob gvrir- 
ionedd a dyledswyddau, 

Ydwyf, eich brawd yn y cyfatnntod, 

Brigiiam Yoong. 

A gyfieithiwyd gan Wn». Lewis. 


UDGOliN SEION, 

> E L' 

Scî'íìî p ®aint. 

1)YI)D SADWRN. TACHWEDD, 4, 1854. 

Newydhio'I Cartrefoi.. — Cawsmu y mawr bleser o dreilic 
Cymmanfa berthynol i Gynnadledd Sir Uenffordd, a gynnaliwyd 
yn Pontypool, Sul yr Sfed o’r mis diweddaf, lle y cyfarfuom a’r 
hyheirch frodyr o Seion, C. G. Webb, E. EUsworth, y Bugaii 
Barker, y Llywydd Galloway, a llu o frodyr ffyddlon ereill, a 
Saint yn llawn sei a chariad at eu gilydd ac at acltos Duw. Fe 
orlanwyd y Neuadd trwy y dydd, ae am 2 o’r gloch eawsom yr 
anrhydedd o hregethu gair y bywyd i’r dyrfa siriol yn Gym- 
raeg, y rhai, os iawn barnu yn ol eu hymddangosiad astud a 
llawen, oeddynt yn ymborthi yn flasus ar yr oll a glywent. 
Cawsom addysgiadau dyddorol iawn gan yr Henuriaîd ereiil, a 
mawr roesawiad yn yr wyl nos Lun; a diau fod llawer o ies- 
hâd wedi ei wneuthur i’r gwrandawwyr parchus. Y mae yr 
efengyl ar ei ehynnydd o’r newydd yn mhlith ein cymmyd- 
ogion hyn, ac y mae y Saint wedi ymadnewyddu yu rhyfeddol. 
Mawr oedti ymholiad y brodyr Cymreig am draethodau Cym- 
raeg! Anfonodd y Llywydd Galloway ani werth dros bum 
punt o rai Cymraegat eu gwasanaeth; a'r Arglwydd afeudithio 
eu hymdrechiadau yn helaeth. 

Dywenydd genym allu canmol duwioldeh a scl Saint Sir 
Fynwy; cawsom bleser anhawdd ei draethu yn eìn hymweliad 
ag amrywiul gangenau drwy yr wythnos ganlynol gyda y 



UDGCJHN SlilONT. 


557 

Llywydil Giles, &o. Yn mhob man clywid sŵn bedyddio, a 
mwy na sôn am hyny mewn rliai mar.au, cawsom y pleser o 
bregethn ar líin y dwfr lle y gwelid y ffaith , ac y cafwyd 
gwrandawiad astud gan liaws ; ac, ond i’r Saint gyflawni cu 
haddunedau i ffyddlondeb gyda'r gwaitli, bydd llwyddiant 
mawr a buan yn cu dilyn. Boddhawyd ni yn f'awr yn eu hnn- 
deb, eu cariad, eu parch i’r OfTeiriadaeth, a’u hufydd-dod i'w 
dj'sgeidiaeth. Cynnyddu a wnclo dylanwad y Llywydd Giles 
aphob Llywydd arull a ymdreeho fel efe i adciladu teyrnas 
eir. Ituw, hyd nes y caft’ont bob swyddog ac aeíodi ufyddhau i 
bob cynglior o'u heiddo; a phe fellv ni allent beidio a llwyddo; 
ac liyderwn y dyry cyfnerthiad grymus yr hon f’rodyr flÿddlon 
sydd gan y Llywydd Giies yn ddewiswyr drwy eä Gynnadiedd. 
Sir Fynwy ar dân eyn hir, hyd nes y gwelo liyd y nod \ deill 
ion, y rheffynau sectyddol sydd yn caethiwc'eu hencidiau, ae y 1 
ymysaydwant o honynt. 

Amlwg oedd dylanwadan Ysbjyd Duw yn y Gymmanfa yn 
Tredegar y Sul eaulynol hefyd, r. chafwyd rhwyddinel' mawr ’ 
lefaru gan y Llywyddion Daniels, Bllsworth, Evans, Galloway, 
Giles, & c., ac ymbleserai y gwrandawwyr yn yr hyn a gly went,- 
serch fod y Neuadd yn orlawn a llawer al'an yn y gwlaw. Yn 
y prydnawn, yn ddilynol i annogaethau gwresog yr Henurhsd 
Ellsworth i gynnyddiant yn mliob duwioldeb a diwydrwydd i 
gario gwaitli Duw yn mlaen, cawsom y cyfleustra i alw s_vlw y 
Saint at bwysigrwydd eu tystiolaeth a’u dyledswydd i‘r byd 
yn ngwyneb hyny, o iav/n gyfranu iddynt wybodaetli o’rgwir- 
ionedd drwy iawn fudieddu, tystiolaethu, a diwydrẃydd iddes- 
parthu traethcdau; ar ol yr hyn, ar gais y Llywydd Giles, 
arwyddodd y dori’ eu penderfyniad i werthu yr oll a aníbnid 
iddynt. Danghosodd cyfrifon y Gynnadledd ffyddlondeb can- 
moladwy yn y Saint i dalu eu dyledion i’r Gynnadledd, ac am 
eu llyfrau. Cynnaliwyd ewrdd y Gymdeitlias Genadol nos 
Lun, lle y dang'nosodd yr areithwyr gwresog fawr sel dros yr 
achos daionus. 


Brycheiniûn. — Cynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Brynmawr, 
ar yr 8fed o Hydref. Cynnrycliiolwyd 7 o gangenau, yn cyn- 
nwys 25 Henuriad, 8 Offeiriad, Athraw, (i wedi eu bedyddio, 
a’r cyfanrif yn 141. Teimlwyd grymus weitbrediadau yr Y’s- 



5iS 


UDGOIÌN SEION. 


bi'yd Glân yn gydfynedol á’r ddysgeidiaeth ddwyfol a roddwyd 
gan y Llywydd Daniels ac ereill, ac ymddangosodd pawb wrth 
eu bodd. Iíyderwn y corona Duw eu llafur â llwyddiant mawr, 
er llesiiad dynion a gogoniant i’w enw. 


CYNNAOLEDD OIÌLLEWÍNOL MORGANWG. 

Mvgedawiì Ly’.wmd Jon es, — Gyda phleser anghyffredin y 
gallaf iiysbysu darlìenwyr yr Uijoorn o hanes byr am eiu 
Cyunnaufa. Cynnaliwyd ein Cyu'.manfa, Hydref 22, yn y 
Saint’s IIul/, Orwy/e Street , Abertawy. 

Yr oedd yr ystateil yn orlawn, ac ymdyrodd y gwrandawwyr 
ues llanw y tu alian i’n cynteddau. 

Aethpwyd yn mlaen fel arferol gyda phethau perthynol i 
waith dyddorol ein Cynnadledd. Dangoswyd unfrydoldeb 
trylwyr i ddal i fyny awdurdodau yr Eglwys hon. Yroedd 
pawb yn foddus. a gwên yn chwarae ar wefusau, a sirioldeb yn 
dawnsio ar ruddiau yr lioll Saint, a mwynliad o'r Y’sbryd Glàn 
\ u gyifredinol, ac i raddau cynuyddol i’w weied yn amlwg ar 
wynebau pawb. Cynnaliwyd cyfarfodydd yn y boreu, pryd- 
la» n. a’r iiwyr. 

Addysgwyd a phregetbwyd gan yr lienuriaid canlyiiol, sef 
Capt. Jones, T. Jeremy, R. Evans, J. Priee, D. Rees, B. Jones, 
Tlunuas Jmies, &c. Cawsont gymliorth i hregethu, cafodd y 
y Saint eu hadeiladu, a’r gwrandawwyr dystiolaethau cedyrn a 
diwrthbrawf. 

Y eyunrycliioliad sydd fel y canlyn : — Areli. 1, Hen. üd, Ott' 
2‘J, Atli. 25, Diac. 19, bu íarw l,Bed. 25, — (Jll 4(i3. 

Mae gwaith Duw ar gynnydd buan yn y Gynnadledd hon. 
Cyunaliasom ddeg o Gymiuanfaoedd pregethu, mewn gwahanoi 
fanau yn y eylch liwn. Lliaws mawr a ymdyraiit i’n gwrau- 
daw. Y’n Y'stradgynlais yn ddiweddar cawsom tua dwy fil o 
wrandawwyr, ac arwydd y fod yno ugeiniau yn credu. Gwyr 
cyfrifol liefyd a ddeuaut i’n gwrandaw, a cliofuodir ein pregeth- 
au yn ofaius ganddynt. 

Y’r ydym wédi rhoddi heibio pregetliu allau aui rywijymmor, 
gan benderíynu tystiolaethu o ciý ì dý, dosparthu traothodau 
trwy y trwcli yn ein cyter, fel y gallo y rhai liyn bregethu, lla 



UiiGOHN SÜION. 


Sfi'J 

ua fyddo araser genyra ni i ymweled ond yn anaral. Dospartli- 
asom tua naw mil o draethodau yn yr wythnosau a aethant 
heibio. a dosparthir railoedd etto yn yr wythnosau dyfodol, 
Ymddengys y swyddogion a'r Saìnt, íel pe byddent am dynu 
teyrnas y gelyn yn chwilfriw cyn pen bythefnos. “ <Jo a head." 

Nid oes genym araser i geintach, athrodi, a chyhuddo 
y naill y llali gadawn hyny yn hollol i’r byd ag ydynt hotf o 
hono. 

Yr eiddoch yn ddidwyll yn y C. T., 

Yn serchus fel ai'fer, 

Dewi Klfeu Jonls. 


EISTEDDFOD CYNNADLEDD ABEIÍTAWY. 

Cynneluí yr Eisteddfod uchod, yn Neuadd y Saint, Oranje 
Street, Dydd Nadolig ntsaf. 

Cyraraerir y gadair ain 3 o’r gloch prydnawn. Eiddumr gyda 
thaerineb, gt/dweitb edi&d a phrescnnoldeO holl brydyddion a 
beirdd y Saint trwy Gymru benbaiadr. 

Hyderiry bydd i awen tfrochwyllt y heirdd daflu allan i ni 
gyfensoddiadau destlus a phenigamp. 

THSTDÎîAtJ A GWoBRWroN. 

1. Am y gàn oreu ar yr “ Ymfudiad,” ar y dón "Boreu teg.” 
— Llyfr Mormon yn Gymraeg. 

‘2. Am y gân neu y cyfansoddiad goreu ar Wladgarwcli, 
rhyddid, a gwirionedd Llyfr Mormon yn Saesneg. 

3. Am y gân oreu ar Ymdreehiony Saint yn Nghynnadiedd 
Orllewinol Morganwg, ar y dôn “ Hedydd lon.— Llyfr Mornion 
yn Ffrengaeg, {Lc Livre de Monnon). 

4. Am y gàn oreu ar Ymdrechion y Saint yn Nghyniru, ar 
y dôn “Codiad yr Uchedydd.” — Llyfr Mormon Ellmynaeg 
( Da.s Buch Mormon). 

5. Am y gân oreu i Argraff WaSü y Saint yn Abertawy, 
ar y dón “ Mercli Meigen.”— Llyfr Mormon yn Italaeg {II Liliru 
di Mormnn). 

6. Am y gân oreu ar “ Hiraeth am Seion,” ar y dôn “ Sweet 
Horne.”— Llyfr Mormon yn y Dauaeg (Mormon's Borj). 



CDGORN SE.'ON. 


&ÍÌ0 


7. Ani y gân oreu i’r “ Drysorfa Ymfudol Barlnus, ar y rì<m 
' Aderyn pur.”— Yr Eurgrawn Ysgrythyrol. 

8. Fr dyn a wertho fwyaf o draethodau,— ‘ Gweithiau 
mnlurol Capt. Jones, am y fl. 1854.” wedí ei rwymo yn hardd. 

9. I’r chwaer a wertho fwyaf, etto. — Darlun o Brit’ Lywydd- 
i.ieth a Deudrìcg Ápostol S-iinty Dyddiau Diwedrìaf. 

10. i r hachgenyn o dan 1-íeg oed. a edrydd fwyaf o Gatech- 
nun yr Heuuriad J. Jaques. — Llyfr Hymnau o’r rhwjmiad 
ç.-oreu yn Gymraeg a Saesneg. 

11. i’r enethig o dan 12eg oed, etto.— Llyfr Hymnau Cym- 
rst-; o"r rhwymiad goreu, a’r Perl o Fawr Bris vn Saesneg. 

ì 2. l r sawt a gasgio f.waf o dderbynwyr newyddion i “ Ud- 
t, oiín Sr.iOíi" aiu y flwydclyn ddyfodoi.— Cyfrol o “Udgorn 
Scrìon'' am 1854, o’r rhwymiad goreu. 

13. I'r sawl a wna fwyaf o ddaioni yn o! y feirniadaeth yn 
yr Eiste i.lfod ar y goreuon yn mhob Caugen. -Ath. a Chyf. o 
/wyt iiii hardd. 

1 4. I'r sawl a ferìyrìrìio fwyaf o hyn hyd amser yr Eisteddfod. 
— '■ n:o./rtiphk(ä Sí'rti'hei of Joseph Smith the Piophet." 

DADGEIUIAID. 

1. I'r Datganydd goreu o “ Joseph the Secr.” — Llyfr Hymnau 
Cymraeg o rwymiad liardd. 

2. I’r Dadganydd goreu o “ Sectiriaeth yn y Fagl,” gan 
Dewi Elfed. — Ath. a Chyf. o rwymiad hardd. 

3. I’r Dadganydd goreu o “ Y Trysor o’r Mynydd," gan Nc 
Drìu. — Yr Eurgrawn Ysgrythyrol. 

4. I’r Dadganydd goreü o Gyflafan Nauvoo,” gan Dewi IClfed. 
— “ Spencer's Letters ” o rwymiad harcìd. 

v CÔR. 

Bydd i amryŵ dônau. o waith ÿr arrduron goreu, i gael eu 
eann yn fedrus rhwng adrnddiadau y gwahanol gyfitnsodd- 
äadau, &c. 

Bydd plant yr awen at eu rhyddid liefyd i ganu ary testun- 
áu a fynont, ä’r mesurau a ewyllysiont, caethion neu ryddion, 
iieblaw y cyfryw a en wyd ucliod. 

Cynnelir cyfarfod tebyg yn Aberafon, Rhag. 26, ac yn Poiit-' 
ardawe ar y 27ain. 



ÜDCORN SEION. 


5Gl 


Dysgwylir i’r Cyfansoddiadau ac enwau yr hollymgeiswyr i 
gael eu hanfon wythnos yn flaenorol i law “ Dewi Elf'ed Jones, 
IV c. 12, Carmarthen Buildings, High Street. Swansea." 

Y Cyfansoddiadau i fod yn eiddo yr Eisteddfod. 
yr eiddocli oll. ac oll yn eiddocli, wrth lai o rybudd nac “ ua 
(lydd a blv>yddÿn,” 

Yn serchus fe! arfer. 

Dewi Eleed Jones. 
Llywydd y Gynnadledd. 


D S. Cynnelir yr Eisteddfod dan nawdd y Llywyddiaeth yn 
Nghymru. 

Capt. Joses. 

Tiios. Jekemv. 

D. Daniels. 

NEWYDDION TEAMOR 

Ysgeifeea yr Apostol Erastus Snow o St. Louis dyddiedig 
Medi 12, ei fod ef a nifer o genadon eraill i’r Taleithiau ac un i 
Loegr. wedi gadael Utah Gorph. yr 8fed a dyfod trwodd raewn 
daufis a hanner. Eu yr ymfudiad i California ac i Oregon yn 
lliosog iawn eleni, a mwy o anifeilìaid nag a aeth mewn unrhy w 
dymmor blaenorol; cyfarfuant à thua deng mil mewn un dydd. 
Cyfarfuant â chymmaint arall o farsiandiaeth yn myned i Utah 
ag a aeth mewn un flwyddyn flaenorol. Yr oedd y blaenaf o'r ym- 
fudwyr i Utali ar y Sweet Water, ereill yn mhellaeh o iawer-, yr 
oedd pump o wersylloedd mawrior, yn mhlith y rhai yr oedd 
Cyniru o fewn tua chan milltir i Fort Laramie, neu hanr.er y 
fifordd; cynnnaliasant gyfarfodydd gyda’r niwyrif o honynt, a 
chawsant hwy yn Uwyddiannus ac yn y mwynhâd o iechyd 
cytî'redinol. Cystuddiwyd yr ymfudwyr yn drwm gan afiechyd 
ar hyd yr afonydd, ond gwaredwyd hwynt o hono fel y cyr- 
Laeddasant y Plains; bwriedir eu cychwyn yn gynnarach o hyn 
alìan. Dygwyddodd anffawd i un gwersyll, dychrynodd eu 
hanifeiliaid a rhuthrasant ymaitli ; dilynwyd hwy ar geffylau 
am bedwar diwrnod, ond diangodd 120 yn mhlith y gyroedd 
uneiryf o’r Buffaloes agrwydrantyn yr anialwch rnaith hwnw; 
hwriadent brynu ereill yn Fort Laramie. Aui ran fawr o'r 



tJDGORN' SEION. 


?tfi3 

'liiillî vr oe-M y sycWer anarferol n fu weiìi lladd y hof fa. a’r 
tfmim inawrion wedi difa y coedydd o'u blaen mewi) parthaü 
iielaeth o'r wlad. 0 wahanol barthau y Taleithiau y ewynfan 
oedd " yr ydym hraidd a chael ein llosyi i fynu *n fyw.” 

Aeth y Brawd Spencer i fnes eí lafur i Cincinnatti. 

Mae y Brawd Andrews wedi bod yn üafurus iawn ynia i afl 
çnyn bywioarwydd yn y Saint. ae y mae yr Arglwydd yn ben- 
dithio ei larfur trwy dywallt ei Ysbryd yn helaetb arnynt. 
Maent wedi cael capet mawr a chyfletts a feddiannid gynt gan 
y Bedyddwyr; yrhwn ag y clyẁsom ddarlithio ynddo yn erbyn 
%Iormoniaeth ; eithr yn awr cyhoeddir llwyddiant Mormoniaeth 
o'r un pwlpud :i e y 'clywsom brophwydo ci darfodediaaeth 
huan! Hyrhysa y Llywydd Snow ci fod yn awr yn barod i 
ddcrbyn ac i wneyd yr hyn a alio er lleshâd y Saint a ddeuant 
yno. Bwriada gyhoeddi Newyddiadur yn wythnosol o’r enw 
“ Freeman’s Advocate.” Amcana hefyd sefydlu trefedigaeth o 
Saint gerllaw i Iíansas. ar ymyl ffordd y Llyn Halen Mawr. av 
y tir a hrynwyd oddiar yrlndiaid. Cynnalia Gymmanfa Gvff- 
redino) yn St. Louis yn niwedd y niis hwn. 


I “UDGORN SEION.” 

Yr “Udgoen” mwynlon a mád 
Fo'n swnio ’n fwyn ei swniad. 

A'i seinber lird bellder byd 
Fo’n chwalti a dymchwelyd. — 
Pob traddodiad a brad bron, 

A nodda awenyddion, 

Ac araetliwyr doethwyr dig 
A’u ’ffernawl eiriau ffyrnig, 

Sy’n adrodd ar g’oedd yn gas, 

Er darnio ŷ wir Deyrnas; 

Syndod “ mae’n darfod bob dydd!” 
Ond cryfach yw ein crefydd. 

Mewn ingloes atn ein liaegladd, 

Y mae lln am ein lladd. 

Ér hyny cann modd ctt, 

A seinio nes en synu, 


t;nc;i!ox seios. 




í.îae'r “ Udguri i” rhwyddlon a rliydd, — 

A’i sainbleth sy’n ysblenyiìu ; ‘ 

Ei jrlaiwyeh sain a glywir 
’N gywrain yn y dwyrain dir; 

Gorllewin geir yn llawen, 

Wrth ei sain îieb warth îs nen f 
Ac hefyd seinia'n hyfach 
I)rwv y byd draw i bob âch, 

Yr “ Ud.gorn" fo i'r adgas 
’Fodd grymus i feddu grâs, 

Drwy oletto draw i’w lys, 

A’i dawel uniawn dywys, 

At wirionedd rhyfedd rhâd. 

0 ddudwyll wael draddodiad. 

Udgana, llwydda’n llon, 

1 ddenu atnryw ddynion, 

A seinia glir sain i’n gwlad, — 

“ Amen” yw fy nymuniad. 

Abergwann. Giebert WilliamS'. 


IACHAD O’R CHOLERA TËWY YR EFENGYL. 
Rarchus Olyoydd, — Dyma i cliwi brawf arall at y profion 
aneirif a gawsoch eisoes fod yr efengyl yn “allu I)nw” 
yp awr yn mbìith y Saint, megys y tysfiai Panl ei bod lii vn 
“ allu Duw” i’w Imfyddäon yn ei amser yntau, a diau yr ym- 
bleserai y Saint i glywed y testun canlynol i glodfori Duw am 
ei allu amlygadwy, a’r liwn a brawf hefyd gywirdeb eieh cyf- 
arwyddyd i wella y geri farwol yn y rhifyn blaenorol o’r “ Ud- 
ynrn ” Mae fel y eanlyn : 

Hydref 12fed, tarawyd Wm. Rosser. Dowlais, gan y Gholera 
gyda y íath ffyrnigrwydd nes ei amddiíiidu o’i deimlad, ei 
olwg, glyw, a’i lefariad, ac mewn gair, nmcidifadorld ef o’i svn- 
wyrau, fel yr oíhai y rhai oeddynt yn bresennol ei fod ef ar 
farw. Wedi cael caniat-âd, gweinyddasom yr ordinliâd o ar- 
ddodiad dwylaw arno, gan weddio ar Ddnw yn enw Icsu Grist 
ei iacbâu, ac er ein mawr iawenydd dechreuodd glodfori Duw, 
am ei fendithio â rhydd-hâd o’i boenau. ac adferiad ei gyn- 
neddfau yn y fan, cr fod ei gorffyn wanaidd o herwydd arteith- 



564 


ÜDGOIIN SEION. 


iau yr ercliyll glefyd. Er fod y Cholera yn pceni ac yn lladd 
ambell un o’r Saint yn mhlith llia'n's o’n cymmydogion ereill. y 
mae testunau aml i ddiolch i Dduw am atebiad i’n gweddiau 
ar ran y ffyddloniaid, a phrofion fod efengyl sydd yn allu Duw 
yn werthfawrocach, yn yr amserau enbyd hyn, nag y w y byd a’i 
holl drysorau, pe hebddi. 

Cyd-dystia y gwragedd canlynol, er nad ydynt yn Saint, wir- 
ionedd yr uchod, sef Ann Thomas, Ann Phjllips, a Mary 
Hughes. 

Eich brodyryn Nghrist, 

J OHN 'WaLTERS. 

James Phillips. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Talodd y Senedd 20,940 o ddollars i Utah at draul y rhyfel 
yn erbyn yr Indiaid yn 1851 a IS52, — 2.5,000 o ddollars at 
wneuthur iieol filwraidd yn Utah. — 500 o ddollars at gynnyddu 
Hyfr gell Utah,— 2,428 o ddollars a 10 o cents at dalu traul y 
llywodraeth. — 10,000 o ddollars at amddiffyn rlug yr Indiaid 
yn 1853. ■ — 20,000 o ddollars at wasanaeth Indiaidd yn 18.55.— 
45.000 o ddollars am nwyfau a roddwyd i’r brodorion. — 30,700 
o ddollars at draul y llywodraeth am 1854. — Cyfanswm 
154,569 o ddollars a 75 cents. 


Derbyniadao am Lyfraü o Hyd. 20 hyd 27. — George W. 
DaYÌts, f l ltìs. 

«*« Anfoner pob îlythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Cc./iì. Jcwes, “ Udgont Seion” Office, Sicansea. 


CYNNWYSIAD. TU „ 

Dnrlith ur yr Ad«i\fodiari Cyntaf gan y Llywydd B. Yonns 54í) 

NVu\cidi'>n o’r Oyffmi .‘>54 

t«ol)i*yddiaetli — Nc;u ycidion Cariirfol 55ö 

Cynuadledd Orileuim.l MoriranH’» 558 

Eisieddfod Cjnnailledd Abertauy,... 5.59 

Neu - )ddion Tramor 561 

I “ Ûdüo'n Seion’’ 562 

Jacfâd o’r Choîera tiwy yr Efeneyl 563 

Àmrywiaethau, &c... 564 


A B E U T A W Y : 


ARGKAl'MUD A CHY HOEIDW YO GAN D. JONEb. 


ÜDGORN 



^crrn j> 


ÌÌHIF. 36.] TACHWEDD 18, 1S54. [Cvf. VII. 


GRAS CADWEDIGOL.” — PA DETH YDTW ? 

C Dyfynìad o Draethmccì yn y Wasej.) 

Ilor. amser braiild ag y ceisir gan grefyddwyr yr oes “ dduw- 
iolfrydig” lion ufydiìhau i’r ordinhadau a oreliymynodd lesu 
Grisî, yr ateb a geir yw, “ Nid yw o nenrnwr bwys o barthed i 
ordinhadau ond cael grás cadwedigol. pethau allanol a dibwys 
yw ordinhadau a defosiy nau, geilir eu gwneyd neu beidio, eithr 
cael calon newydd, — delw Duw ar yr Ysbryd — adenedig- 
aeth nc-u waith gràs ar y gaion yw'r oll a ofyna Duw yn awr.” 
Dyna ymguddfa miloedd o grefyddwyr, a’r hunan-gyfiawnder a 
wna orcliyniynion dwyfol yn ddifudd. Tra y caniateir fod y 
petliau j na yn dda yn eu ile, goreu po fwyaf ; etto ymresymwn 
— os yw poblogrwydd yr haeriad hwn yn ddigonol brawf o’i 
eirwiredd ni fydd waeth er ei chwilio; eithr, gan fod cadwedig- 
aeth yn ymddibynu ar gael grus yn i yalun. 'ouiMioi i’r goreu 
ymchwilio a yw yn bosibl fod grâs yn nghalon y sawl a grêd y 
gosodiad hwn! 

Sylwn yn y lle cyntaf, fod “ grâs,” yn ol iaith yr ysgrythj T rau 
yn gyfystyr à “rhold,” “ dawn,” neu gyflwyniad o unrhyw 
fendith o eiddo Duw i ddynion; ae felly rhaid ei íod, fel pob 
rhodd arall yn sylweddol, os nad sylweddol y rhodd, diddim yw, 
gan nad ellir i’.irnad ond sylwedd a diddimdra, ac felly ni all 
fod yn “rhodd.” Dywedir mai “ dawn Duw yw bywyd tragy- 
wyddol,” felly rhaid fod bywyd tragy wyddol yn sylweddol. Pau 
y dywedir fod yr Arglwydd yn rhoddi “ gràs i’r gostyngedig,” 
36 pk;s lÿ.] 



UUtìOHN SEION. 


53Ö 

arwyddn gyfraniad o ry w feaditli mor aylweddol ag yw eí lioll 
drugaiedäau. 

Pauy mae Duw yu riioddi ftrâs yn y galon,’’ rliaid eifodyn 
rhoddi ei Ysbryd yn sylweddol i ddylanwadu ar y galon; a char. 
yr addefir uad yn- y galonond cnawd, eithr yn arwyddo dylan- 
tvad Ysbryd sylweddol Dnw ar ysbryd dim llai sylweddol dyn, 
dengys l'.yny y r'inid fod y derbynydd yn eydsynied â'r amrnod- 
su a osododd Duw yu rheol i ddyn gael dylanwad ei Ysbryd 
Glán. Gwadu na roddodd Efe reol sydd gyfystyr á hòni fod 
dyn yn alluog i wneyd rheol ei liunan; a liyny fyddai gwadu 
gorehyinyniou Duw yu gyfangwbl Cyfaddef ei fod Ef wedi 
rhoddi yr addewid o râs e.i Ysbryd drwy ufydd-dod i’w orch- 
ymynion sydd gyfystyr ag addef na ellir bod gras yn nghalon y 
neb n a ufyddliaodd i'r gorehymyuion dwyibl liyny, nad beth a 
dybia nae a haera dyn ei hun. Arweinia liyn ni at safon 
ysgrytliyrol a chywir i brofi gan bwy y mae “grâs yn y 
galou,” sef gan yr hwn a ufydilhaodd i drefn Duw. A chan 
nad oes addewid i neb drwy yr holl ysgrytliyrau i gael Ysbryd 
Duvv oud drwy yr iawn weinyddiad u’r ordinliad o “arddodiad 
dwylaw,” gan bwy arail heb hyn y dichon tod “ gràs yn y 
galon?” 

A clian nad oes sail ysgrythyrol i arddodi dwylaw ar ncbcyn 
iddynt gael uu bedyiidio “er maddeuant pccho.lau.” a chan fod 
edifeirwch a flydd yn gynimwysderau anhebgorol i fedydd, pa 
fodd nad yw y rhai sydd yn perswadio eu huuain eu bod wedi 
derbyn “ grâs yn y galon,” tra lieb wneuthur iiyny yn twylloeu 
hunain ac yn amddifad o hono? 

Mae y pwysigrwyád a ddyry Iesu Grist a'i apostolion ar, a’r 
manylrwydd a ddysgant i ufyddliau i holl orchymyniou Duw 
yn profi, ynghyd a'a hull addewidion, mai drwy ufydd-dod 
liollol oedd yr uuig fîordd a wyddent hwy am dani i gael 
“ grás yn y galon,” ac yu profi unigolrwydd y öbrdd i ninuau 
ei gael. 

Nid yw yr ychydig eithriadau a wnaeth Duw i Cornelius ac 
ereil), yu awdurdodi neb i gyfnewid ac i esgeuluso ei diefn 
ddwi/foì i hyny. 

Eithr uid yw ordinhadau, megys bedydd ac arddodiad dwy- 
law, &c., yn anhebgorol er mwynhad o “ rás yn y galon,” ebe y 
seetwr selog, namyu pethau aìlauol ac anianol ydynt, canys oni 



UI>GORN SEION. 5G? 

rTí'iywed yr ysgrythyr “ Trwy weithredoedd y ddeddf ni chyf- 
.awnheir un cuawd.” 

Atebwii mai at y ddeddf seremouiol y cyfeiriai Paul yn yr 
sulnod yna, etto dywed Paul fod bedydd ae arddodiad dwylaw 
yn ordinhadau yr efeugyl, yn ddwyfoi orchymynedig, ac yn 
anhebgorol er eael “gràs”gan Dduw. Ufyddhasai iddynt ei 
hunan, a’i brif waith oedd annog ereill i ufyddhau iddynt. Y 
mae yn wir na adiubir neb trwy weithredoedd allanol oddieithr 
eu bod yn tarddu oddiar wir ffydd, ac o ddybenion cywir; etto 
niil y w y camddefnydd a wneir gan ragrithwyr o ordinhadau 
yn esgusodi arali rhag ufyddhau iddynt, eithr yn mhob oes a 
than bob amgylchiad gofyuai Duw ufydd-dod i hoh gorchymyn 
" allanol” fel eu geíwir. ac nid oes eughraifl't o’i gynimeradwy- 
aeth Ef heb hyny. Gorchymynai i Israel “ rwygo eu calonau 
ae nid eu gwisgoedd,” o herwydd fod rhai wedi gwneuthur yr 
ymddangosiad liyny yn rliagrithiol, a’r rhagrith a waharddai 
Efe. nid y weithred. 

Ffaith arall a hrawf nad yw y sefyüfa o santeiddrwydd a 
duwioldeb y meddylia liawer am dani i’w mwynliau lieb ufydd- 
dod trwyadl y corjf' i weit'uredoedd “ alianol,” ie, i bob gorch- 
ymyn dwyfol, pa un bynag ai am bethau ‘ tymmoro!,’ • allanol,’ 
i'eu ■ ddaearoi’ fel eu gelwir, ynte pethau ysbrydol yw, y fod 
pob gweithred o eiddo dyn yn weithred ysbrydol, o herwydd 
nad yw ei goríf ond paheil yn yr hou y preswylia bod deallus, 
sef ei ysbryd ef. Nid oes dealltwriacth j-n y corff o hono ei 
hun, fe! y profir drwy fynediad ei ysbryd o hono. Felly rhaid 
fod pob llefariad y genau, ysgogiad yraelodau, a gweitliredoedd 
y corff yn ufydd-dod i gymhelfiadau yr ysbryd mewjiol, ac o 
ganlyniad priodol eu geiwir yn weithredoedd yr ysbryd neu 
yu yslirydoi. 

Prawf cyfrifoldeb dyn pan ei barnir “ yn ol ei weithredoedd 
yn y corff, pa un bynag ai da ai drwg” mai yr ysbryd a ddalia 
Duw yn gyfrifol am yr hyn a wnaethpwyd yn y corff; ac felly 
y bydd hefyd am yr hyn a esgeulusodd wneuthur. Mae hyn 
yn riiy eglur i fod eisieu ei egluro; f.c feliy nid Ilaiegluryw mai 
ysbrydol y w ufyddhau iT ordiuhadau a ddiystyrir rhy fynych 
am hethau cnawdol a difudd. Mae pob gweithred yn profi 
mai eiddo bod deallus yw, felly rliaid fod pob ufydd-dod o 
eiddo dyn yu profi pabeth yw meddwl ei yshryd ef. Os nad yw y 



S6.S 


t'DGöRN SEION. 


corfF yii'.ldo ei Imnan yn ildealhis, paham y sonir am weithred- 
oedd “ corfforol” neuî “gnawdol?” A fwytawyd, a yfwyd, a 
garwyd, a gasawyd, ncu a wnaethpwyd un weithred dda neu 
ddrwg lieb ei bod yn tarddu o gymliellind yr ysbryd i’r cyfan 
soddiad? Os do. y eoríf yn unig u gospir neu a wobrwyir ain 
hyny ! Os naddo. nid cnawdol yn unig y w. 

Felly gwolir fod bedyddio yn wcithred o eiddo yr ysbryd gym- 
maint ag yw ffydd ac edifeirwch. Yr ysbryd sydd yn clywed 
y gorehymyn, yr ysbryd oeild yn cydsynied ae yn penderfynu 
a ufyddha yute a auufydda; mae y eorfi yn ufydd i’r naill neu 
y Uall fel yr ewyllysía yr ygbryd: os ewyllysia fyned at làn y 
dwfr, mae y traed yn hollol ewyllysgar i gludo y corff yno; os 
dewisa yr ysbryd i’r corff gael ei gla !du yn y dwír, onidoesyno 
hollol gydgordiad yn mhob aeioá? Yna gweithred ysbrydol 
ywbedyddio, acnidyw y corff ond peiriant at wasanaetli yrys- 
bryd. Diehon yr egwyddor hon ymddangos yn hynod i’r 
darllenydd, etto nid mor bynod, debygwn, ag a fyddai ciywed 
ei gyd-ddyn yn dweyd fod ei draed wedi cymmeryd y wìb i 
fyned a’i gorfi’ i lawr i’r dwfr, a bod ei gorff wedi mỳnu cae! 
ei fedyddio yn groes i’w ewyllys ef, a bod yn ddrwg ganddo na 
allasai ei rwystro! Onid testun gwawd fyddai y fath haeriad. 
ac oni ddywedech yn y fan na allasai ei gorff ynisyrnud troed 
na llaw, na’i hunan o’r fan iieb i’w ysbryd ewyllysio hyny, dyna, 
brawf o ein goi-odia l ynte, sef n;ul yw lioll weithredoedd dyn 
pan eu holreinir i’w liachos priodol fwy na llai na gweithred- 
oedd eì ysbryd ef, yr hwn sydd yn preswylio yn, ac yn llanw ei 
babell liyd flaenau ei fysedá, bob cymal, migwrn, ac asgwrn o 
liono. gan eu defnyddio megys offerynnu yn ei law i wneuthur 
ci ewyllys ei hun. 

Yr unig wahaniaeth sydd rhwng ysgogiad priodoliaethau yr 
ysbryd, megys caru, casâu, myfyrio, neu gynliunio, â’r cyflawn 
iad o’r cyfryw drwy weithrediad y corff yw y graddau o ì-ym 
sydd ynddynt. Pan y crcd yr ysbryd fod yn ddyiedswydd arno 
gymmeryd ei fedyddio. liyny yw ffydd, yr hon a ddengys ei 
grym yn unig drwy orfodi y cortf i wncyd hyny; meg-ys y 
dywedîr am ffydd licb weithredoedd mai marw yw, o herwydd 
nad vw yn alluog i ddylanwadu ar y corff i weithredu ei 
hewyllys. felly o’r ochr arall dywedir fod ffydd yn caci ei pher- 
ífeìthio drwy weithredcedd. O’r naill ochr fel y llall gweìii 



ü l><iOKÎî SlilOÎÍ. 


569 


mai yr ysbryd yw'r prif achos. “Heb ifyrld anmhosibl yw 
rhyngu bü.ld l)uw." a chan nad oes ífyiM llo nad oe.s ufydd-dod 
i Dduw, arnlwg- yw naddiclion fod gan y sawl na ledd ddigon o 
ífydd i orfodi cd goríf i fyned i ddyíroedd bccydd ddigon o ífydd 
cliwaith i deilyngu “ grûs yn y galon,” citlir niai twylloei hun y 
niae. Gan mai yn gyfcsur i’» - gwcithredoefid y mae eu ffydd, 
y riiai a wnaut y gweitiircdoedd mwyaf dros Dduw, yn unol a’i 
air, yw y rhai sydtl yn rliyngn ei fodd twyaf, ac o gaulyniad a 
dderbyniant fwyaf o “ râs yn y galon,” tray niae anufydd-dod 
yr hwn a anufyddhao yu fforffetio ci hawl i’r “grâs” liwnw 
sydd yn addawedig yn unig i'r fiyddiog. a lty.iy yn gyfesur i’w 
ííydd, yr iion a hrofir drwy ei weitiireduedd. 


CREÜLONDEB ANYNOL AT WEISION DUW ! 

Pont//fedii-eii, ger Breeìifa, Hydref 4, 1834. 

Awrt Lywyni) Jones,— Wcdi gweila ychydig o effeithiau y 
•driniaetli greuion a gefais yn ddiweddar, hysbysaf chwi o’r hel- 
ynt a'm eyfarfu. V Sul diweddaf aethym i a’r Henuriad Dan- 
áel Thomas, mewn ntebiad i walioddiad taer a gawsom, gerllaw 
i Langeler i bregethu; pan d.leclireuasom y cyfarfod trwv 
weddi diiet i tyrt'a fawr o gapcl Saron (Independiaid) gerllaw. 
yn cael cu blaenori gnn dafarnwr o’r cnw John Dayies y Groes- 
ffordd, yr liwn a ddaeth i’u hyniyi, a ehan ymffrosáo y gallai 
efe waeddi yn uwcìi na ní efe a ddeciireuodd leisio a dolefain 
fel gwallgof-ddyn, liyd ncs y gorfod i uii, ar ol treio fy ngoreu i 
lefaru, orfod dystewi; erbyn hyn ergydid talpiau o bridd a 
cherrig atom yn ciiwyrn ac yn aml; taraw wyd y brawd D. 
Thomas yn ei wyneb nes y firydiodd ei waed yn llif i’r ddaear. 
YmdreclmÌÈ drachcfn eu cyfarch acymresyniu â liwynt, eithr 
gwaetli- waet'n y chwibanai y cerryg o amgyleh ein penau, nes 
■wrtli eu clywed hefyd yn bwgwtli ac yn gwaeddi “ ymaith a 
äiwynt.”cilia-om o.i-'iyuo lieb allu creilu y buasent morgreulawn 
a’n dilyn, eithi- ein diiyn a wnaetli tua 30 neu 40 o honynt yn 
agos i’n sodlau, a llucliio cerryg atoin fel pe am ein lladd o 
ddyfrif, a tliarawai y cerryg ni mor drwm nes yr oeddem yn 
cael gv.-ai.tl) niawr i gadw ciu tnied danom a ffoi, a liwythau yn 



rDGORN SEION. 


■552 

wban ac yn cin dilyn fcl gwaeiîgwn ar ol cu hysglyfaeth Wedi 
dilyn fel hyn am ysbaid, gwaerîdodil rhai o’r dorf am ddal a. 
lladd Danicl, mai Dnniel oeddynt yn t mofyn, yr hyn a barorîd 
i mi arafu. a chcisio eu perswadio i beirîio a’m llarîd, tra y rîiang 
odd Daniel trwy y corsydd a riian o’r terfysglu ar ci ol. ond 
methasant a’i ddal. Tarawodd un o'r rîorf fi y pry.l hyn yn fy 
mhen â cl’.arreg fawr gyda y fatli nerth nes torri archrtìl hyé 
yr asgwrn oddeutu dwy fodfedd o hyd; tra y gorweddwn ai yr 
lieol yn fy ngwaed troecliwyd fi yn dost ; gwnaeth eu bwgyth- 
ion i mi grcdu eu bod am fy lladd, a gwaeddais allan, Mh rrîwr! 
mwrdwr! ! Ar hyn gwaeddodd un “rîyna chwi werîi eì iarîrî ef 
o’r diwedd, mae asgwrn ei ben werîi ei dorri.” Ar hyn daoth nn o’r 
enw Mr. Dafydd Erans yno, a clian waeddi " ni ehewch ei ladd 
cyn fy liadd i, gadewch ef yn Ilonydd ;” ac oni fnasai y eyfaili 
dyngarol hwn, nid oes ynof ammheuaeth ar ua fuasai y lleilî 
yn fy lladd yn y fan; eithr diolch iddo ac i’r Duw a’i danfon 
odd yno ar y pryd, efe a’i gyrodd hwynt ymaith, a thrwy gyn- 
northwy ymlusgais rywforîd i rîŷ Mr. H. Howells, Treolmawr. 
yr hwn a’m hymgeleddodd ac a ddangosodd bob earedigrwydd 
a allasai. Drannoeth, am fy mod yn rhy wan i gerdded, gnsrui 
odd Mr. Howells fi ar ei geffyl ei hun, ac aeth a roi yn ol iT fan 
jte ein curwyd fel yr adwaenwn y rliai a’m eurasent. a ehawsom 
eu henwau gan mwyaf. Ymffrostiai John Dayis y Groesffordd 
yn ei greulondeb, a bwgythiai yn ddiarswyd y defnyddiai efe 
ddryll y tro ncsaf y deuem yn lle cerryg, ae y lladdai ni yn sicr 
jie caffai ei grogi yn y fatfam liyny. 

Eithr er y cyfan, drwy drugaredd ein Duw, cyrhaeddasom 
adref ein dau yn fyw, ac y mae ein clwyfau yn inchâu rîrwy yr 
ymarferiad â moddion ein Tad nefol; ae nirî yw hyn yn ein 
digaioni rhag pregetha ei efengyl Ef yn ol ei oreliymyn ; eithr 
parod ydym pan y hydrî rairî, i farw erei mwyn, gan y gwydd- 
om ei fod Ef yn gwybod yr oll. 

Ydyin, gyda’n eofion earerîig atoch, 

Eich brodyr yn Nglirist. 

DaV11) JliBEJIY. 

Daniel Tiiomas, 



ÜDGORN SEION. 


571 


SYLWAD AR Y LLYTHYR DLAENOIÎOL. 

C-roniclwn } T r lianes bìaenorol fel engliraiíffc o effeithiau y 
-Thywogaeth o “ Gristionogaeth” ag yr ymffrostir ei bod yn 
il goleuo Cymru,” a,c fel y cyd-dystiolaethd ein cronicl bychan 
niarvddaear â’r hyn a groniclwyd yn Llyfr yllyfrauyn y 
nef, ac y gwelo trigolion crynedig y farn pa. dderhyniad a gaf- 
odd cenadwri Duw o’r nef atynt yn ngenau ei weision. 

Oni chywiiyddiai Paganiaid a Mahometaniaid pe clywent 
fod yr heolydd yn “ ngwlad y Beihìau” wedi eu lliwio gan 
waed pregethwyr y Beihl ! Ac onid arswyda y Croniclydd 
dwyfol braidd, pan y cerfia mewn llythyrenau o oleuni ar aw vr- 
gylch bwäog y nen, fod “ Cristionogion” wedi rhuthro o Gapei 
“ Cristionogol” ar ddydd yr Arglwydd, a chyda cynddeiriog- 
rwydd gwaedgwn o wìad annwn wedi llarpio gwcision Crist — 
sathru eu gwaed dieuog tan eu traed nes rhuddo y glaswellt ar 
bwys eu Capel — eu “magwrfa Gristionogaeth?” Ac oni arswyda 
gweinidog duwioìfrydig y lie rhag ofn y delir ef yn gyfritol am 
y peth, o herwydd na dd} 7 sgodd well iddynt nac agor ei enau 
i amddíífyn bywydau Cenadon Duw! Am y b} r d. ni fynem ni 
fod yn lle un o honynt ! 

Deallwn fod y dyoddefyddion wedi ceisio amddiffy niad gan 
ìŷs y wladwriaeth yn ofer liefyd, ac felly 7 mae yn warthus 
meddwl fod y dy r n creulon uchod yn cael ei gefnogi yn y íatii 
ysgelerder gan y rhai a broffesant ac a ddylent fod y blaenaf 
i osod y fath ddyn peryglus lle nad all lofruddio y diniwed. 
Deallwn iddo ymífrostio yn y weitlired uciiod o flaenswyddwyr 
gwladol wedy’n y r n wargaled, a bwgwth gwaeth etto pan y 
cafifo gyfle ! ac er hyn oll ei fod yn cael bod yn hollol rydd a 
digervdd ar ben yr heol fawr! Hawyr! hywyd pwy sydd ddi- 
ogel lle y caniateir hyn ? Ystyrir bywyd y teithiwr dyeithr 
mewn cymmaint perygl os dygwydda efe ddychymygu mai un 
o’r Saint yw; oanys syrthiodd ar foneddwr feìly gan ei gyhuddo 
o fod yn Formoniad, ac ni allai dim llai na llwon arhegfeydd 
hwnw ei argyhoeddi o’i gamsynied; ac y mae etto yn rhydd i 
fytheirio ei gelaneddau! 

Y llynedd ymosododd y dyn hwn ar hèn \Vr dros drugain oe«l 
pan ar yr heol, ac o’r tu ol tarawodd ef yn ei ben â charreg nes 
ei gwympc, ac yna ei faeddu nes ei adael yn .ei waed am íarw, 



672 


TIDGOBN 6E O!f. 


a rhedodd yn ol i’w dŷ Ue y galn'asid ar foneddwr o’r enw Mr. 
Martill i ddyfod i mewn ar fusnes, a ciiyda phastwn anferth, ai 
ol cloi ei diirws arno, declireuodd ar ei waith o’i fwrdro. ac oni 
huasai ereill as ’ oedd yn y tÿ ary pryd ei achtib o’i grafangau 
diau mai ei ladd a wnaethai. Aed ag ef o flaen Yi.ad am y trc 
cyntaf, eithr cynnnaìnt oedd yr elyniaeth yn erbyn y grefydd 
nes mai yr hcn vvr druan er yn glwyfus ae yn guch gan ei waed 
ei hun a gafodd y gwaetliaf ! Gorfuwyd ef i dalu y costan, a 
gollyngwyd rhaff i’r llall fyned yn nilaen i dywallt gwaed ci 
gvd- ddyn ! 

Clywsotn fod hyd y nod yr eriidiwr hwn yn cynnyg ymgyf- 
iawnhau drwy feio y Saint ant fedyddio ei wraig ef ! Mor 
briodol a hyny yr ymesgusoda y llofrudd pen heol atn 'add ei 
gyd-ddyn drwy' ddweyd ci fod yn chwantu ei gôd; ac ni chrog- 
asid un erioed pe buasai esgus yn ei ryddhatt; etto crogwyd 
aml un a feddai well esgus ttag a enwyd. Dywedwn fod rheolau 
Eglwys y Saint yn gwaltardd bedyddio gwraig os gorchymyna 
y gwr i beidìo ; eithr nid telly yma ; hy sbysir ni na wyddid fod 
ganddo un gwrthwynebiad i hyny, ac yranfonwyd ynbwrpasol 
atn y pregethwr i ddyfod amryw filltiroedd o fîbrtld i’w bedydd- 
io hi; a deallwn hefyd fod y Duw trugarog, adnabydd- 
wr y calonau, wedi cyfrauu iddi hithau dystiolaeth ei Ysbryd 
er pob peth ; ac er na ehafodd y fraint o un owrdd egiwysig 
erioed, mawr-lawenha yn dyoddef er mwyn efengyl Crist. Er 
na chawsom y fraint erioed o w eled y cltwaer bon, gallwn gyd- 
ymdeimlo â hi yti ei ehaethiwed, ac â'n holl galon gallwn a 
gwnawn weddio ar i Lìduw ei Thad nefol ei bendithio yn fawr 
— dryllio ei chadwynau gormesol yn fuan, a’i hanrhegu â 
rhyddid i’w add«li. Twy n-i weddia am liyny? 

Am dano ef dywedwn, gan i’r swyddwyr gwladol wrthod 
nodded i'r Saint rhagtido— gan na wna ei gyntmydogion cref- 
yddol attal ei rwysg — gan ei fod yn parhaui chwythu ei fyg- 
ythion a’i gelaneddau, — yn peryglu bywydau ei well, ac yn 
rhwystro ereill i glywed yr efengyl— gan na ofna Dduw ac na 
pharcha ddyn — trosglwyddwn ef i ddwylaw yr Ilwn » all roi 
bach y n ei ffroen er ucltel jd y w — y r hwn a all ffrwyno y gwylft- 
farch a’i f-archogaetfi ; a gofynwn i’r Duw a wasanaethwn, yr 
hwn yr ymladda efe i’w ©rbyn, i amddifîyn bywydtru ei blant 
rhagddo, ac i wneuthur ag ef fef y gwnaeth â Saul o Tarsus os 



UUGOIiN SEION. 


57í» 


gwèl yn díla, neu gwnaed fel y mỳno ar frys, 'ie, cyu y tywallto 
chwaneg o waed gwirion, yw ac a fydil ein taar weildi, a gofyn- 
wn i’r holl Saint gyd weddio â ni yn fiyddiog ynhyn — cin liunig 
wnddiffijnfa ; a gweddiwn hcfyd ar i’n Tad yr hwn sydd yn y 
nefoedd fendithio y honeddwyr a geisient weinyddu cyfiawnder 
i'w blant. a thalu ar eu canfed yn ul eu cyfiawnder i’r rliai a’u 
gwrthwynebasant hwynt. lii ewyllys a wneler, ei fraich a am- 
lyger, a’i enw a ogunedder, a dywcded pob un o’i blant Arnen 
gyda eich 

G'iLYGYDI). 


U I) G 0 ìì IS T S U 1 0 N, 

N fc l 1 

«■críu | î £atut. 

Dl'DD SADWEN, TACHWEDD, 18, lS.jt. 

Llw \diii nt vb Epbsgyl. — Parliâ Llywyddion y Cynnad- 
leddau i’n cysuro ânewyddion da am lwyddiant achos y Gwar- 
edwr yn eu plitli; mae bedyddiadau yn fwy mynych; y Saint 
yn fwy diwyd a fíyddlon, ac yn mwynhau mwy o ddoniau yr 
Ysbryd Glän. Da genym ddeall hefyd fod y Llywyddion yn 
ymddeffroi i weled y pwysigrwydd o ddosparthu traethodau, 
megys y maent mewn rhai inannu; a plieuderfyua rhai hefyd i 
ddilyn yn mlaen, ac i ymdreehu cael pob aelod, hrawd a 
chwaer, hen ac ieuainc. yn draetliodwyr selog. Pendeafyinryd 
yn Nghynghor Cyi nadledd Sir Gaerfyrddin, a gynnaliwyd y 
Su! a’r Llun wythnos i’r diweddaf, fod pob un oedd yno i 
wlieyd a allent i gael gau yr he.ll Saint i «rertliu traethodau boh 
wytlmos ; a pliaham nad poh un? Can y dysgwylia v r ol) gaeì 
y wobr ar ddiwedd yryrfa, dyiai ;o’' un wneyd a allo i werthu 
traethodau fel poh dyledswydd arall. Pleser oedd genym i 
weled y sel a ddanghosai y brodyr yno i’r gwaitii da hwn, a 
dysgwyliwn fawr a buan gynnydd drwy y eyflawniad o’u hadd- 
unedau. 

Lhnelli. — Cynnaliwyd y Gy'mmanfa hon Hydief i9, yn 



'574 


DDGORS SVI(1S. 


Nghapel y Saint, rj.ane ii, pryd y cynnrychiolwyd Cnngenau 
1 1, Hen. 37, OfT. 17, Ath. s, !>in. 14, Berlyildiwyd 11, cyfnn 155. 
Cnfwyd addysi'iadau da gan Brif Lywyddiaetli yr Eglwys Gym- 
reig, ae amryw Lywyddion Cyraiadleddau ; nmlygodd Duw ei 
fawr allu a’i ddoethineb drwy ei weîsion. a diau fod mawr les 
wedi ei wneuthur i’r gwrandawwyr siriol hefyd. Cafwyd un- 
deb dieithriad yn yr oll a wnaethpwyd drwy'r Gymmanfa. yn 
cnwedig o barthed i addunedau i ddiwydrwydd yn y gwaith o 
ddosparthu traethodau, a dysgwylir cynìieuaf toreithiog i add- 
fedu cyn hir. 

Nos Lun. gorlenwyd y Capel i wrando Darlitii ar Anghrist 
gan y Llywydd Jones. Gwrandawodd yr oll yn siriol ac aw- 
yddus ar ddirgeledigaethau yn cael eu hamlygu o barthed i 
Anghrist nes synu yn ddirfawr, debygid. Cododd y dyrfa eu 
deiienlaw ar ddiwedd y ddarlith i armyddo cymmeradwyaeth a 
diolchgarwch i’r darlithydd. Argoelion da iawn am lwyddiar.l 
ac amryw tedyddiadau drwy’r Gynnadledd er y Gymmanfa.— 
Bcu. Jnnes. Llywydd; J. J. Phìllips, Ysgrifenydd. 


( ',inÿ)/r<!din . — Y Sul V ámed o Dachwedd, cynnaliwyd y 
Gymmanfa lion, ac er fod y tywydd yn wlybaidd crynhôdd 
Y swyddogion a’r Saint yn brydlon, achydunwyd yn yr oll a 
geisiwyd yn ddieithriad. Yn mhlith cyfncwidiadau ereül 
rhyddhawyd yr Ilenuriad Thomas Jones o Lywyddiaeíh y 
.Grnriaflladd, a goso'iwyd yr Henuriad T Jeultins i’w olynu 
a Dafydil Jeremy yn Gynghorydd iddo. 

Lyu-ìjddion Cynmdieddau Agawn ni gan yr holl Ly wyddion 
i gymmeryd at y ddyledswydd o (ìalu eu dyledion am Iytrau 
.erbyn diwedd y tlwyddyn? Beth meddwoh Frodyr! Oni ellir 
gwneuthur liyn? Os na ellir yr ydym ni yn hollol anwybodas 
o ba betli a ddiehou fod yn rhwystr, o leiaf i dalu am yr oll a 
ddosparthwyd. A gynnygiryn esgus y fod cynnifer chwaneg 
o dmethodau yu cael eu gwcrthu yn ddiweddar? F.sgus rhy 
wael yw honn, o lierwydd mai i'r byd y bwriedir y traethodau, 
a phe gwnelai pob aelod ei ddyledswydd gwertliid hwy yn y 
t’an y deuent, a thelid nm danynt y« hollol anymddibynol ar y 
Saint; ac os cedwir hwynt ar iaw yn un man, mae t«i yn bod 
^■n y man liyny, a’r Llywydd yw y Meddygwr! Nid oes na 



UDGP.05 SEION. 


-57T» 

chrotyn na genethig wyth mlwydd oed yn analluog i werthu 
deg am un o’r cyfartalwch a werthir yn av/r. a chael y tâl 
hefyd pe rhoddid hwynt ar waith. Mae cyfnewidiad yr Un- 
gorn vn fwyaf i’r dyben o ennill yr amser a goìlwyd yn hyn; 
ai parhau i gynnyddu yn hytrach a gaiíf y ddyled hyd ddiwedd 
y flwyddyn, ynte. oni annoga pob Llywyddion bawb i dalu eu 
dimeuau a’u ceiniogan dyledus; îe : y pethau hychain yna! yr 
hyn sydd rhy fach i sylwi arno, wedi eu pwnio yn un sydd vn 
gwneyd mynydd na allwn ni ddringo drosto! Pe talai yr olì 
yr ychydig doccyns sydd arnynt delai y mil punnau dyledus 
am lyfrau yn fuan i ddwylaw y rhai ag ydynt fwyaf anghenog 
am danynt! Ai digon yr hint yna ynte Frodyr? Amser byr a 
ddengys. 


Y íl I'rysorfa Ymfudol Barhcms — Galwn sylw Llywyddion 
yn neillduol at byn ; canys mae ffcithiau yn profi fod esgeu - 
lusdod wedi bod yn rhy gyffredinol o’r Gynuleitbas lesiol h*>n. 
Tra y mae canmoliaeth }*n deilwng i ffyddloniaid y rhai y mae 
eu gweithredoedd yn eu rnhawr ganraol, etto mae yn ffaifch nad 
yw y Saint Cymreig oll wedi cyfracu ond y cyfartalwch o dai« 
ceiniog a.ffyrling yr un yn y deg mis a aethant heibio! Nki 
boddlon ydym i gredu fod lleihad cyfraniadau y Saint) yn dy- 
nodi lleihad eu hawydd ara ymgasglu i Seion ; etto, fe.i i bob 
effaith arall, niae i hon ei hachos cynhyrfiol. Pwy a wyr ac a 
symud yr aehos hwnw, Frodyr? 


Newydd ddyfo') alla') o’r Wasg’ — “ Tystiolacthau diwrth- 
brtnrf nado’i ' Spanlding Romance' y gu'naed Llyfr Mormon'' y\\ 
24 tud., ar bapyr da ; ei brisiau yw I4s 2c a I5s lôe y cant» 
i’w wcrthu am ddwy geiniog yr un. Ymegnied pob un o’r 
Saint i werthu y traethawd buddiol hwn i’r byd. 

Y Gyfrol ddgfodcl o il Udgorn Seion.” — Mae ein cyfrol hon 
yn dirwyn tuaei diwedd yri brysur, a gawn ni gynnorthwy ein 
darllenwyr i ledaenu cylchrediad yr un nesnf? Addawwn y 
cynnwys fwyfwy o hynodion a rhagoriaethau nag a- gynnwys y 
gyfrol hon; ydyw, mae yr amseroedd enbyd hyn yn esgor ar 
ryfeddodau a gwyrthiau a deilyngant eu croniclo. eu darllen a’u 
trosgîwj'ddo i’n heppil! Ymddibynwn yn hryderus iawn arst;£ 



Ô7Ü 


IIJGOIÍN fctllON. 


nc ymroad ein iljrUenwyr a’u dospftrtlwyr eleui, am liosogiad 
teilwug o dderbynwyr i'r gyfrol ddyfodol! Hysbysed y Llyw- 
yddiou yn brydion pa uii'er yn yebwaueg a gymcuerant o'r gyf- 
rol nesaf. Ifaw all.iu yn ddwywytiiiiosol, 


BARS’EDIÜAETH.U DUW AR V TALEITIIIAU 
L NOL ! 

Cüonicla newyd iiadur New Vork, o'r enw “ Daütj Neics,’’ arn 
Hyd. 1 1, rif res o anffawdau dycliiynllyd a ddygwyddasaut i’r 
Taleitiiiau ar fòr a tliir. er decbreu yr hâf diweddaf, a rhaid 
fod yr hwn na chydnabydda, íel y gwua yr ysgrifenydd, fod 
ilaw ddialeddol i)uw ynddynt yu teiiyngu chwaneg o honynt 
atn ei anghrediniaL'tli. Oyfynwn a ganlyn o lawer : — 

Ga lawo U1 y flwyddyn I8Ö3 r.i niewn sefyllf'a mwy llwydd- 
ianuus agobeithiol yn wladwriaethol nag a welsom erioed. Medd- 
ai ein Trysorydd ddeg miiiwn ar hugain o ddolars ar law na 
wyddai pa betìi i wueutliur á hw\ nt ; begiai y llywodraeth y 
ffafr o gael talu yn awr i’w dyledwyr dros bedwar 6wllt y bunt 
yn fwy na’r gofyniad, dyledue yn mhen 15 mlynedd. Cafwyd 
ffrwythlondeb anghydm.irol o gynnýrch y ddaear; yr oedd ein 
gweithfaoedd a’n marsiandiaeth dramor yn llwyddiannms ddi- 
gyffelyb ; oin Banltiau a'n cymmeriad oeddynt yn ennill ym- 
ddiried drwy’r byd, a gwnclii darpariadau prysur i ymhelaethu 
eiu mhasnach o boh n.itur - rnewn gair, yr oeddem yn gyfoethog 
ac yn eyfoethogi, gan dosturio wrth gyflwr truenus Ewrop yn 
nglianol eu tlodi a’u rhyfel cyffredinol. 

“ Dyma oedd sefyllfa y wlad chwcch ncu wytli mis yn ol. Pa 
betìi yw ei chyflwr yn awr ? Ymwelwyd â’r Taleithiau Unol 
gan farr.edigaethau dilynol na wclwyd eu cyffelyb o’r blaen. 
Collediou hyuod a ddilynasant sodlau eu gilydd ar garlam ; fe 
tldystrywiwyd yr Argrnff-dŷ mwyaf, y llnng fwyaf. a’r gwesty 
«rdderciioeaf yn y byd. Lhisdeyi’d ofnadwy a ddifrwdasant, 
liraidd, ciu prif ddiuasoedd. Ein Uagerfadau, naill ai a lusgwyd 
neu a anafwyd ar y môr Taenwyd r.ong ddrylliadati ar hyd 
ein glenydd. Ein holl longau goreu braid.l a ddychwelasant 
mewn sefylìfft ddrylliedig; nc nid gonnod yw dweyd fod y 
Tttieithiau wedi teimlo colled o hanner can miliwn o ddollars 
üddiwrth y rliai hyn yn uriig. 



rtlGORN SEION. 


577 


Yn nesüf s_vlwer íir y bywydau a gollwyd trwy glefydau, tân, 
a dwfr. llwn ordd yr hif mwyaf afìachus a welodd ein gwlad 
er ys canrif gyfan. Ysgubodd y Cholera dros yr hoU wlad, gan 
ladd miloedd yn y na;mau iachusaf; tra j bu ei ddifrodaeth yn 
y prif drefydd yn ddychrynllyd ; ac mor gyffredinol y bu ei 
ddylanwadau fel na ddiangodd nen awr ar y cyfandir rhagddo. 

Ynnesaf daeth sychder ac a ddifâodd y wlad, oddieithr am- 
bell lanerch, o fôr i fôr. Dyma'r liàf sychaf a welwyd erioed. 
Mae Talsithiau cyfain oehr yn oehr na 1 3 n t un gawod o 
wlaw o ddechreu Mehefin hyd ddiwedd Awst. Achosodd hyn 
i’r prif gynheuaf gwenith addfedu cyn ei amser. Mae y pyta- 
tws wedi eu torri ymaith. fel y maer.t yn gwerthu am ddollar a. 
ehwarter y bwshel yn New York yn awr. Bernir y syrthia y 
cynli.-uaf cotwm amry w ganneedd o flloedd o ystwciau yn llai 
nag y bernid yn y gwanwyn. 

Eithr V mae cymmeriad cartrefol a cbyhoeddus y wlad, os 
nad llwyddiant y gered! liefyd, wedi dyoddef dyrnod trymach 
nà’r o!l a enwyd. Cyfeiriaf at yr yspeiliadau a’r twyll ag sy wedi 
synu, gwaradwyddo a thristân y geneill. Etìeithiau union- 
gyrcbol darganfyddiad dichel' Schuler yn unig a siglodd far- 
siandiaeth hyd ei seiliau; a chrynai dynion gan arswyd. jíee 
ymddiried marsiandiol, yr hyr sydd anhebgorol i lwyddiant 
cyffredinol, wedi eael ei ladd drwy yr ymweliadau rliaglun- 
iaetliol hyn. Galwaf hwynt felly o herwydd yr ymddangosant 
yn yr arswyd a achosant a’r gyflafan a wnaethant fcl pe yn 
feichiog o nodweddau sobr farnau Duw.” 

Anhawdd i’r sawl a ddarllenodd brophwydoliaethau manwl 
vr Arglwydd drwy Joscph y Crweledydd. a gyhoeddwyd er ys 
blynyddau maith, a’r rliai a ddesgrifìant ddyfodiad y itetliau 
hyn yn gywir, yngliyd a tbynghed y Taleithiau, ì beidio a 
dychryn pan ystyriont mai “dechreuad eu gofidiau yw hyn 
o!l;” c:mys mor sicr ag y dechreuodd Duw v nefoedd ysgwyd 
si wialen uwch eu penan ni pheidia nes eu íflangellu yn ol a 
deilyngantam dywallt gwaed Prophwyili santaidd a Saint ; ac 
megys yr alltndiasant hwy Eglwys Dduw o’u plith ; ac megys 
y r erlidiasnnt ei blant Ef trwy dânau, eu terfysgluoedd, eu dryll- 
iau a’u cleddyfau, ac yr heliasant liwynt fel yrlielir helwriaeth 
yn yr anialwch; felly yr helant eu gilydd â drylliau, cleddyfau 
a thânau, nes talu i’w gilydd y pwyth yn ol, a mesur i’w gilydd 



L'DGORN SEIOî:. 


Y?$ 

yn oi musur y nwsur.isaut i'rSaint; a llaw yr Arglwydd a'i 
jtÌBilJyf ysgwyiiedij} Ef a gwymp ar y gwecUlill, ae a fydd 
drwm arnynt, oni uliydnabyddant ea bai a gwneuthnr cyfîawn- 
der ; canys genau yr Arlwydd a’i llefarodd. 

N i (! yn gartrefol yn unig yr ynnldua y cymmeriad Americ- 
anaidd, eithr hyd gyffiuiau y ddaear ymbardduant eu gwisg- 
uedd; ac nid yw prif wyiiedyddion golygyddol ein gwlad ni, 
fwy r.a Ffrainc, yn r!iy wyìaidd i ddangos y parddu i’r byd, ac 
i ddarogan fod yr ymddiried yn nghryfJer a cliyflymdrayr 
" Eryr” orllewinol yn darfod pau y troa hi yn gigfran, ac yr 
ymbortha ar gelain. Llygadir hi yn graff gan bob “ Àrgus” 
drwy’r byd, ei chywion sydd yn Spaen yn ceisio prynu Cuba, 
fel y iìeili sydd yn Brussels ac yn y Mór Werydd. Nid cudd 
y w Uedaeniad oi thraed fel hir goesau “ Colossus’’ draws ein byd 
bacii; ac wyddys, pa ateb a ddyry i Ffrainc a Lloegr yw eu 
dyben yn ceisio prynu tiriogaeth o Bwsia, na pha beth lydd y 
canlyniad etto o ymuno Ynysoedd Saoúwich a'i tbiriogaetbau : 
eitlir mae llaw gryfach a llygad goruwoh yr oll a nodwyd yn 
syllu ar ei hysgogiadau, ac amser byr a ddengys werthfawrog- 
rwydd gwaed merthyron leeu. Eu iiaw a ofaia fod i’r “ Jon- 
athan” Samsonaidd hwn loned ei freicliinu o waith rhwng ei 
gaethfasnach a’i farnedigaethau cartrefoi o fôr hyd fôr, a’i holl 
gyssylltiadíui pellenig, pan y mae à’i Doma’nawfc awchus, yn 
torri i fynu ein byd bacli fel y torra y cigydd ei fochyn ac y 
tafla ef bob yn ddarn i’w ei ffetan fawr ddiwaelod ei hur., heb 
iddo orfod llosgi ei fysedd drwy iadrata afalau poetliion o farwor 
0ta!i, ond odid. 


Y RHYFEL. 

Oiìcdbecodd » byddinnedd unol eu hyrnosodind ar Sebastopoî 
ar vr 17eg o Hydref ; ac am amryw ddyddiau atebid cyl’arthiad 
dros gaut o faguelau trymion gan y Rwsiaid gydft v fatli gyflym- 
dra a grym nes gorfodi y prif swyddwyr, Brytanaidd a.Ffrerigig i 
gyfaddef lod inwy o waith o’u blaeu nag a feddyliasant o lawer; 
yr hyn a barcdd iddynt gryfhau eu gwrthglawddfeydd a dwyn 
magnelau trymion o’r Uouguu. Yr oe.dd y Rwsiaid wedi saethu 
ntvnt tua phumlheg mil o beleni cyn cael un yn ol. Cafodd y 
Pfrancud golled fawr drwy ffyruigrwydd y gelyn ar eu tyrau â 



UDGOittf SEION. 


579 


maguelau hirach nâ’r eidclynt hwy hyd nes. i gwblhau y ddifrod- 
aelh, pelen boeth a daniodd eu pylordŷ ac a chwythodd fagnelaa 
fel y dyniou a phob peth yn gyjniuysg i‘r awyr. Ar y pryd hyn 
yr hoil longau ISrytanaidd a Ffreugig a ymunasant yu eu rhuthr 
ohiíidwy ar yr ochr forawl i’r dref, ac a ddechreuasaut saethn pel- 
enau a chragenau tanllyd nes y taenodd y ddu-nos ei mhantell i 
guddio yr ymladdwyr o wvdd eu gilydd ; lladdwyd amryw ugein- 
iau. a chlwyfwyd amryw ^annoedd o’r ruorwyr ar fwrddau y 
llongau, tra yr oevîd marwolaeih yn niatcbog yn ei fawr rwysg yn 
rnhlith y milwyr drwy’r nos a’r dydd braidd ; ac ni wyddus eu 
rhif hyd yn hyn. 

Ar y 2ô, rhuthrodd tua deug mil ar hcgain o’r gelynion o’r tu 
ol i’r byddinoedd yn hollol ddiddysgwyl, tíOud wyth mil o’r Twrc- 
iaid o’u blaen, meddiannwyd eu magnelau, o dan nodded y rhai 
rhuthrai y gelyn yn mlaen yn eofn yn ei yraosodiad ar y brif 
fyddirr. drwy gatrawdau cyfain braidd o’n gwyr cefFylau, hyd nes 
y daetlt y brif íydöin i’w cynnorthwyo; yr oedd rhan arall o 
fyddin y Rusiaid wedi rhuthro allan o’u cestyll heiyd, fel yr oedd 
ein hyddinoedd yn y canul braidd, o leiaf ruewn cyflwr peryglus 
rhwng y ddau dân, eithr dewrder a grym arl'ati y Cadfridog Evans 
a’ ; . fyddin a yrasant y gelynion hyny i tfoi gan adacl tua mil yn feirw 
ai eu bol. Pe Jlwyddasent yn eu hymgyrch anturus hwn, buas- 
ent wedi cau rhwng ein byddiiuedd a’u llongau a’u nwyfau rhyf- 
el hel’yd,a chauasent hwy rhwng dau dàn poeth. Ail-sefydla y 
gelyn ei amddiffy nfeydd hob nosy dystrywir yn y dydd, a dywed- 
ir fod y dref ìnewn cyiiwr ofnadwy o druenus — y dramwyfeydd ar 
hyd yr heolydd wedi eu rhwystro gan gelaneddau pudredig, — y 
dwfr rhedegog wedi ei dori ymaith oddiwrthynter ys amryw ddydd- 
iau, 'ja dim i’w gael ond yr hyn y caniateir i’r gwragedd a’r plant ei 
yojofyn cyn codiad haul; ac y mae llawer o arian yn cael eu 
cynnyg am wydraid o ddwfr glân. Cwympodd pninp o’u prif 
gadfiidogion yn y ddiuas yn ddiweddar. 

Ar y 26, ymosododd y Rwsiaid dracbefn yn ffyrnig â’u gwyr 
Uaed a’u bidawgau, oud i gael eu gyru yn ol gyda lladdfa 
ercbyll y tro hwn etto. Tatìir tua hanner cant o filoedd o gregyn 
tanlîyd i’w plith yn ddyddioi. fîgyr tyrau newyddion eu tânau 
dynystriol ar y byddinoedd unol yii barhaus lle na ddysgwyliasid 
fod dim yn dehyg yn bod yuo, ac hyd yn hyu ni welir tebyg i 
ddiwedd y rhyfel. 



UDGORN SEION. 


f>;30 


AMRYWIÀETHAU, &c. 

I iACHAir iselder y v RR7D. Ni niwcidiwyd ysbryd neb drwy 
gyíîawni ci ddylcdswydd. I’r gwrthwvneb. prawf y cyiìawniad 
o un weithred ddaionus, gorchfygiad tomlasiynau, ncu abertli' 
iad o chwant nca hunan-lcs er rawyn cydwybod yn falm mwy 
iaclntaol rhag isclder ysbryd. nag a íyddai y mwynhàd oT cyí’ 
ryw, nag unrhyw ddifyrwch na chwmniaeth. A pharhâd o’r 
fith ymroiuìau ac aberthan oddiar nfydd-dod i Dduw yw y 
feddyginiaeth oreu oll rluig iselder ysbryd. 

C ynn o rth w v i’r Clw y i edig ion. — Casglwyd yn agos i ddeng 
mil o bunnau yn ddiwedda** i*r milwyr a orweddant dan cu 
clwytau yn Scutari; ac mae y llywodracth wedi cael gan Fon- 
eddiges enwog o Eoegr fyned i Scutari i arolygu dosparth o 
feddygon henyw iidd i gynnorthwyo y llcill, a diau y gwnant 
fawr les. 

Aua! Ai’ii ûTT o ! ! — I)ywed Newyrld'adur o St. Louis fod y 
44 Mormoniaid*’ wedi darganfod mŵnaur ar hjd glanau y Dyfr- 
oeld melys, o dri i bedwar cant o fiiltiroedd yr ochr hyn i 
Ddinasy Ll. II. Mawr, ac fixl iimryw yn ei grynhoi yn gyflym! 
“ Mormoniaid” a d' i arganfydda. ö ,ent aur California, a dywedodd 
Mewyddiadur Penrbyn Gobaith Dn, ar yr achiysur o fod y 
cenndon Mormonaidd” yno wedi darganfod aur, Fod y ddaejw 
yn troi yn anr o dan wadnan traed y Mormoniaid íforcld y 
cerddant.” Nid rhyfedtl hyn gan mai eiddo eu Tad yw aur y byd! 


Cymmanfaoedd v Goglicdd. Cynnelir Cymmanfa Sir Fflint 
ary i2fed o Dachwedd, Sir Ddinbych ar y I9eg, Dyfí'ryn Conwy 
ar y 26ain, a Sir Eeirionydd ar y 3ydd o Ragfyr. 

Deriîys'adau am Lyfrau o Hyd. 27 hid Tach. 11. — 
Charies Harmon, £5 lüs; Grifiith Roberts, £1 Is. 

*% Anfoner pob Ilythynm, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Ct-pt. Joncs , ** Uci'jorn Scion” Ojjìce Sica/iseci. 


CYNNWYSIAÜ. T ,. (> 

Oras cíiflwpdisol. — Pa bcili \dv«? 565 

Creulomlcl) ;m\nol ai w» ismn Duu 570 

Golygyririineil) — Lluyddiaul yi elVn«yl — LLi ,elli— Caerfyròriin — Llyu- 
j ddioii Cyunariledflau — Y “ D. Y- íîailiaos’ — Newydd diiylod allau 

i>’i Wi'f' — Y Gyíiol d*l>fodol o ‘ Uri;orn Seion” 97 Ç 

IJainrdiií.u lli.iu Imiu hi y T.ileithiau 576 

Y Rliylel 57S 

Armywiaeili.nl, Ac 5S0 


ABERTAWY: 

ARGRl P FWYD A CHŶMOEHDWTD OAI» D. JOWES. 



> er 


•trm! )> <#anu. 


Rhif. 37.] IíHAGFYR 2, 1834. [Cvf. VII. 


SANTEIDDHAO. 

OAN V I.L V \V V1U» F. D. UICHAUDS. 

Ni ddjsgir ni gan yr ysgrytliyrau mai dylanwad ar yr Ysbryd 
yn anymddibynol ar y corfF ydyw santeiddhâd. Eithr i’r 
gwrthwyneb, dysgir ni yn mhub man gr.n yr ysgrthyrau, rhes- 
wni, a dadguddiadau diweddar, na pherffeithir yr ysbryd heb y 
corff. Ni ddichon y nai’l fod yn bur a santaidd oddigerth fod 
y lla.ll felly hefyd. Mae hwn yn bwnc pwysig ag y gwahaniaeth- 
wn yn fawr yn ein barn am dano oddiwrth amrywiol sectau 
Cristionogol cin boes. Tra y credant hwy mai eyfnewid a 
santeiddio y galon yn unig sydil yn anghenrheidiol, gan ddi- 
brisio ordinliadau puredigawi cyssylltiedig uniougyrchol á’r 
corff. credwn ninnau fod santeiddiad yr ysbryd a’r corff o gyd- 
bwys er mwynhau iachawdwriaeth. Cretiwn hefyd mewn cadw 
nid yn unig ein cyrfí'a’n hyslirydoedd yn bur a glân, eithr ein 
haneddau, ein dinasoedd, a’n tiroedd, a phob peth sydd o dan 
ein gofal. Cydnabydda y gonest gi.lon, drwy gymhariaethau, 
y gwahaniaeth mawr a raid fod rliwng awyrgylch foesol din- 
asoedd y Saint yn Nyffrynoedd y mynyddoedd à dinasoedd y 
byd yn gyffredinol. 

Mae trigolion y byd yn Gristionegion, Mabometaniaid a 
Phaganiaid gyda’u brer.incedd. gwladwrir.ethwyr ac Ctieiriaid 
wedi gwyro mor belled mewn natur, halrgi mewn gwaed, ac 
ymgyndvnn yn eu tymhei au, ac mor ddrwg- liwiedig \ w llygaid 
36 pms I o.J 



Ö82 


L'DGORN SEÎOÎí. 


cu ma.HyUau dan orchudd rhagritli a tliwyll greddfol, fel y 
m re yn anìiawdd iddynt ganfod un ardderdiogrwydd yn eg- 
wyddorion gogoneddus yr iachawdwriaeth. Ymddengys y jrur 
3*n anmìiur iddyut hwy, a’rilygredig a’r dilun yn lân a gwedd- 
aidd. Cirant y tywyilwcli oidegid mai eydrywioi yw à’u 
gweithredoeld, a pliau yr ymddysclaeria y goleuni ni chan- 
fyddant ef. Ofn sydd ar yr ychydig a ganíyddunt gyflym 
ddirywiad en rhywiogacth drwy ben-rhyddid afreolus yr ain- 
serau, vr aml buteindra a fodola, yr aberth o filoedd o tcnywod 
i Foioch nwydau annaturiol ac halogeùig dynion, yr anailuog- 
rwydd ineddwl, y gwendid a’r anmhrydíerthwch corfforol, a 
orfodir ar y genedlaeth bresennoi, yr hwu, oddiwrth olwg 
Iiresonnul petiiau, a gynuydda yn anocheladwy yn y nesaf, i 
ddweyd eu daliadau, rhag i rywun, dysgedigyn nliybiadiui gau 
y dyddiau hyn o weddeidd-dra, waeddi allan “ Cy wilydd,” tra 
y diehon na oddefai ei ddrwgarferion ei liun amlygrwydd i’r 
goieuni. ifn y ffordd hyn y gadawwyd i dtlynolryw iyned yn 
mlaen yn eu ìlwybr gowared, íiyrt ncs y rn.ie yn ddiarebol mai 
ychydig a droant oddiwrth ddrygioni, ac a lynant wrtli y gwir- 
ionedd o gariad tuag atto 

i’r Saint, y mae pob petii yn dymmorol, a phob peth yn ys- 
brydol, neu mewn ge'.ûau ereiil. mae y tymmorol a’r ysbrydol 
yn gyssyütiedig' a cliydbietiiiedig, mor agos fel nas gellir tynu 
liinell ymraniadoi rhyngddynt. Ceir maddeuant pecliodau 
trwy fedydd, a dawn yr ysbryd Glàn trwy arddodiad dwylaw. 
ìíi dderbyniwn byth ordinhadau uehelach yr Offéiriadaeth, 
profi ei ddylanwadau santcidiiiol, a ciiael ein ìiaddasu i fod yn 
Iaciiawdwyr ar Fynydd Seiou. oddieithr i ni foddloni i ym- 
dcithio i’r'ynigasgl fan, a cliyinliwyso ein meddiannau a’n 
llafur er adeiiadu Teml, yn miia un y derbyniwn y benditliion 
hyn. Ac yn y diwedd ni cbawn fyned byth i bresennol leb y 
Tad, a gailu byw yn yr elten liyny sydd fel tàn ysol i hoh petii 
antnlmr ac ans.mtaidd, oddieitlir i ni santeiddio yr Arglwydd 
yn eiu calonau, ac ymwneyd ag egwyddorion y santeiddbäd 
iiwrnr, trwy ymgadw rliag, a gorcbfygu pob niynwes ddrwg, 
gan buro ein cyrff oddiwrth bob aflendid, a rhoddi eia liunaiu 
yn weitliredol, a’r oll ag y goio iodd yr Arglwydd ni yn orucli- 
w.lwyr arno, er adeiludaetii ei deyrnas Ef. Nid dignn yw 
erefydd atbrawiaetiiol heb ei bymarferyd. T gorchymyn a 



DÖGnOÎÍ SEIOS’. 


563 

ä'. th aìian i ddynion — “ Dewiswch heddyw pwy a wasanaeth- 
wch.” I'r rhai a glywsant yr Efengyl, nid oes canol-dir, rhaid 
id.lynt ddewis y goleuni ac aros ynddo, neu grwydro yn y 
tywyllwch hwnw a’u hamguddia mewn dystryw. 

Y cyfryw ag sydd yn mblith y Saint ag enw eu bod yn fyw, 
eitlir yfîynt feirw i ffydd a gweithredoecìd da, y rhai unwaith a 
(hlerbyuiasant dystiolaeth yr Ysbryd, eitbr a gollasant ei allu, 
ydynt o liyd mewn perygl o gáel eu Imnain yn garcharorion 
wrth ewyllys y diafol, i’w ùiuystr eu lnmain, oddieithr iddynt 
y mddeffroi i newydd-deb buc'iedd. a santeiddhâd corff ac ys 
br.yd, a rhodio yn ddiwyd yn ordinhàdau yr efengyl. 

h'elyr ymiudaena y gwirionedd, ac y daw goleuni dadguddiad 
yn ddysclaeriacli, dynoetliir galluoedd y tywyllwch hefyd yn 
amlycach. Tra yr ymestyna yr Arglwydd iachawdwriaeth i’r 
rhaia’i derbynia, maeelfenau dystryw hefyd ar waitlr, a’r rhai 
liyny a allant weithredu ffydd, a hòni bendithion yr Offeiriad- 
aeth, trwy ufydd-dod i’w gofyniadau,yn unig a ailanterfyn am 
ddiogelwch rhag galluoedd y drwg. 

Cy/. Wíii. Lewis. 


DYEYNIAD 0 LYTHYR AT Y LLYWYDD BRIGHAM 
YOUNG. 

“ Glanyr Afon Leidiog, 200 miUtir o Parowan, 
Sul, i) lui 28, IS54. 

“Yawyfyn iach ac yn teimlo yn dda. Mae y cwmpeini yn 
iaoh ac wrth eu bodd. ac yu gytun. . 

‘‘ Bum am c.hwe milltir i fyny i’r cwm i bentref Indiaidd, 
Anrliegais yr hen Flaenor à chrys newydd, ac aeth y brawd 
White y cyfieithydd a mitinau gydag eí heb arfau na gwyliad- 
wriaeth. Canfyddasoui tua 150 o Indiaid, yn wyr, gwragedd, 
a plilant, yn eu tvicb-e-ups, rliyw lun o gysgod o bolion a gwellt. 
Yr otdd ein gwersyil yn Ilawn ar yr un pryd, a gallasem tu 
gweled yn mhlith y dolydd a’r bryniau yn mliob pwynt. Ni a 
welsom oddeutu erw o wenith gan mwyaf yn un corff. Yr oedd 
ilawer o hono yn addfed, a pheth o liono wedi ei dorri, a’i osod 
yn ystoilau ; yr oedd eyfuwch a’m ysgwyddau, a mesurodd' 
pt'th o hono hyd fy nlirwyu. Gwelais hefyd erddi harddwych 1 



534 


fBGORN S2ION. 


o ffà, pwmpijnau, llafur, &c., wedi eu gosod resírí bacii cryvù r 
ac yr oeilù cronfeydd bycliain er dwfrhau rhwnjr pob rhestr, tv 
chronfeydd mawrion yma ac acw er diwgllu yr oll. 

“ Yr ocdd y tir yn cUla. Tyfa chwỳn ac ysgal! yn y rhan ddi- 
wrtaith cyfuwc'.i a’m pcn pan ar gefii cefíyl. Mae yma gan- 
noedd os nad miloedd o erwau. Mae j dolydd yn llydain er 
torri a piiori. Wirc grass , rcd top, canes, milk- iceeds, ysgall, 
lielyg, &c., ydynt v prif wyrdd-lysiira. Mne y dwfr yn gyfleus 
neillduol cr dyfrhau; nid yw byth yn brin nac yn ornmdol o 
lierwydd ei darddiad o fjynnonan. Y mr.e yn toyw a pimr. ac 
yn dyinherus i ymdrochi. Mae yno ddigon o bwer dwfr a 
chwarelau cerryg. 

“ Uddiamgytcli ogylcli i’r Eden lion y maeun eangddiffaet-h- 
wch. Dywed yr Indiaid am diroectd ereilì mewn dytîryuoedd 
ereill a gynyrchant wenith. Tebygwn y cynnelid '2000 oeneidiau 
yma, pe gellid eae) sefydliad, melin. a ilythyr-gludiad.” 

“ P. P. Pratt.” 

A ÿilic tliii. yd «311 Wni. L> wis 


TEML YR ABGLWYDI). 

Yn ngolwg yr oll ag yr adlewyrchodd pelydrau tanbeidiawl gol 
euni y nef ar amrantau eu golrgon ysbrydol i ddangns iddynt 
yr unig ffordd i wynfyd a gogoniant — y darpariadnu anhebgoroì 
iddynt, ar eu rhan eu liunain, eu teuiuoedd, a’u mheirw; i’r 
eyfryw a ddysgwyd gan y Pen sner celfydd ei lmn, ni raid i ni 
argraffu ar eu dealltwriaeth pa ddefnyddiuldeb yw Teml ; ac 
fe ddylai.dyled- wydd y rliai a ddysgwyliant y fatli fawrior. 
ryfeddodau ynddi fud o flaen eu liygaid, a’r medctwi am y 
mwynhàd o lionynt yn < n coffliâu mai gwaith perthynol i bob 
un yw ei badtiladu. Ltto, ulesergenym goffìiân mcddylisu ptir- 
aidd y ìliai diíeddwl nr y mater liwn yn brydlon, fel y eaffont 
gyfle i brofi erbyn terfyniad y ctiwarter a’rflwyddyn nad ydynt 
wedi angiiofio Seion na’i hanìdwch a’i go.iidnwgrwydd pcnaf. 

Hyderwn nad anghofiodd neb o’r Saint, yn iieillduol y Llyw- 
yddion, braint fwyaf y rliai yw aiolygu llesiant Scion a chario 
ei hamcanion i ben, fod y Brif Lywyddí 'eth wedi dymimo ar 
yr holl Saint Prydeinig. hyd y lio yn bosibl, i gyfranu dcunaw 
pcinio:; a dii ’ ■ ìa yn d ’ ’yn i gyünnrihwyo i aleiUdw 



EDûORîí S£10IS. 


Tt'tiJì 

\ Demì. Swm bychan, debygid, hawdd i bob un rifo drosto 
ji hem ; etto, pe goíynenì pa nifer adalasant hyn, beth a atebid? 
Ai yr hanner? Naddo, nac un o bob pedwar chwaith hyd yn hyn ! 
O'r oll a dderbyniwyd o «ìdechreu y fiwyddyn hyd ddiwedd y 
trydydd cliwarter nid yw gymmaint a ph.edair ceinioii gouyíer a 
phob un o’r Saint ! A gawn ni syìw r.iion y rh.u y perthyna at 
hyn? Tebygol lbtl llawer yn bwriadu talu y eyi'an cyn diwedd 
yfiwyidyn, íithr gwell talu bob tri mis: eanys geìlir defnyddio 
ÿr ariau i brynu y nwyfau anghenrheidioi yn y wlad hon a’u 
ìanfon yno, ac felly galiant fod mewn gwasanaeth lawer iawn 
yn gynt. 

Gan na ofÿnir gan neb o honom ond yr hyn a ofyna Duw 
genyiu, ac na ofyna Eie ond yr liyn y geliir ei gyflawni, ì/í 
ddirnadwn ni pa fodd yr ymgysura Llywyddion Cynnadleddau 
-eu bod wedi gwneyd yr oli a alLnt, tra y mae ífeithiau fel yr 
uchod yn syilu y . eu llygaid! 

Ymbleserwn yu ein hy .î lrecliiad.ui i adeiladu Tenü Dduw, 
înegys y dysgwyiiwn ymbicseru — y m Migrifo, ac ymsant- 
«iddio mewn nefolder llon drwy weinyddiad ei hordinhadau 
»dwyfol hL 


LLYTHYR J. ÌUCHARDS. 

Mounîuin Asli , Ilifd. 20, 1854- 

änw vl Lywvdd Jokes, — Yr oeddwn er ys ychydig fìsoedd 
avedi penderíÿnu ymlwybro dros y (iyihder y gwanwyn dyfodoL, 
«ud wedi myned yao yn íÿ meddwì, liolais fy liun, pa mor 
-ddedwydd y gallaf fod, a myncd yr amser hwnw. Y mae íÿ 
nhylwyth a’tu cydnabod yu eu sefyllia amddifad o wir grefydd 
yn dyfod i’tnmeddwl, ac i’eliyyn peri auesmwythder; gan hyny 
yr wyf yn pemleríÿnu myned i odreu Sir Aberteiíi tua mis 
Ohwefror nesaf, i bregêthu ynoam fiwyddyn, a goíalwch arfod 
genych ddigon o Draethodau, yn enwedig y rhai dimeiau a 
cheiuiogau; nid oes na phalas, tŷ na thwlc lie y triga dyniou 
ar na cíiànt gynnyg arnyiit gyda thystiolaetli yn y fìwyddyn 
nesaf, o fewn i’r cwmpasoedd aew o leiaf. os yr Arglwydd a’i 
inÿn. Mi af a’m teuiu gyda mi. ac y mae genyf ddiyon o ffjdd 
àia chàul ío 1 iuewu anghen owyd na diìiad, am flwyddyn betk 



l’DGÖRN SEICîî. 


ò&6 

bynae. Yr wyf fi yn myned i wneyd cyn'.maint, os nad rnwjr 
o waith nag un tlwy ganglien syjii yn y cwm hwn yn ol y 
ffydd bresennol, ac os ydyeh chwi yn dweyd l ' felly bo,” rai a 
âf, ne a argyhoeddaf, a bedyddiaf yr onestion trwy allu Duw. 
Yna liyderaf ani ddedwyddwch yr oc’nr draw. 

Yr ydyra yn raynetl yn y bìaen yraa trwy y ewm hwn yu 
awr yn wcll nag y buom er ys blynyddp.u. mwy o Ysbryd y 
by wyd yn ein piitli, ac o yradrecli gyda phob rhan o’r gwaith. 
Eich eyJ-was, 

J. EiciiAans. 


[Darllener yr uchod ac efalycher ef gan yr oll a alìo. yn neill- 
duol r.a yraffrostied y rwyddwyr dideuhi. pan y tt-inila pei: teuì» 
raor liosog â’r ucliod i fyned i’r wiullan ! Mawr lwyndiant n. 
gaffo y Brawd Richards, a’rhwnablay winüana’i diwallo efa’i 
deulu yw gweddi y— Goi..] 


TYNGHED SÎB JOHN FRANELIN. 

Hvsbys i’n hoii ddarllenwyr, ond odid, yw fod y boneddwr hwn 
wedi enwogi ei hun drwy fyned nr fordaith er ys blynyddan yn. 
ol, i chirilio- ara agorfa rhwngì mynyddau rhewog yr eithaâon 
gogleddol; fod ei ddystawrwydd liynod wedi creu ofnau ara ei 
ddiogelwch; bod y llywodraeth wedi anfòn cenadon i chwilio- 
nm dano, a bod ei wraigef weiìi rayned gyila hwynt, a’r oll yu 
iiflwyddiunnus. O’r diwedd ceir yr hanes a ganlyn gan fon- 
eddwr o’r enw John lîae, yr hwn a enwogodd ei ìran tirwy 
deithio liytì gyffiniau y raoroeiid gogleddol, ar hwn a geisiai yn 
ofer gan y llywudraeth a’r wlad, er’s blynyddau ei goeiio fod ei 
wybodaeth o ansawdd y wlad yn ei orfodi i gredu fod Sir J. wedi 
cael ei sugno gyda’r iâ i’r 0 'reat l r ish River, a thaer erfyniai 
gynnorthwy i chwilio ynoamdano, ond nid oedtl neb a’i coeliai, 
Eitlir yn awr, ar ei ddycliweliad o’r wlatì bono, prawt drwy 
ffeitliiau fod ei syniadau blaenoroî yn gywir ; hysbyswyd ef gau 
drigolion yr eitliaflon hyny iddynt weled tua deugain u torwyr 
yn teitliio yn lluddiedig, nid neypell o Fish Eiver. ìle y dywed- 
ascnt i’w llongau gael eu drylíio rhwuig niynyduau o rew f ; eu 
bod yn llusgo bâd gyda bwy, a'u bod yn bíi.u o fwyd. Yü ddi' 



ÜDGOIÎN’ SEION. 


5?7 


TreiWaracl). g'íelojcl amryw nwyfau gan y brodorion aberthyn- 
ai i’r orymdnith liono, ac ya mhlith Uawer o bethau ereill a 
(MygOild gyòaír ef yn ol. yr oeiìtl llwyau arian ag omv Sir Jolm 
Frankiin arnynt, ac ar creill cnwau amryw o’i gyd-tieithwyr. 
Trwy gyfarwyddyd y brodurion aetli Mr. Rac i'r'lle y eyftirient 
ef ato. a iniÊtius yw dweyd, cufotld yno ffeitiiian galarus i brofl 
fod en tynjthed wedi ei sefyiilu — eu bod wedi marw o newyn ; 
neu o leiaf. gwelodd ddeg ar hugain yn gorwedd gyda’u güydd, 
pa rai, a ddeullid wrth sefyllfa dilrylliog rhai o’r cyrfl'. a ehyn- 
nwysiml y crochanau oetid ar eu jiwys, oeddynt wetli l;otl yn 
bwyta y meirw eyn trengu! Cat'odd bunip ereiii ar ynys gyi’- 
agos, ymddangosai un olionynt fel pebuasai Swyddog ; meddai 
ei yspîenddryoh yn grogedig ar ei ysgwydd, a’i ddryll dau-faril 
odditano. Mae y cyssondeb hanesyddol o’r clarganfytldiudau 
perttiynol yn pri.fi mai ofer dysgwyl un o’rosgordd anffortumis 
yn ol i ddweyd hanes mordaith na thynghed Syr John Frauk- 
lin a’i gnnlynwyr. 


ARDDANGHOSIAD BABANOD. 

Y n mhlilh hynodion ffeiriau V byd gorllewinol, eu mhamau a 
gasglasanî gant a saith ar hugain t.’r holl liaws o fal anod a ildyg- 
wyd o’r pedair talaeth cyfochrog i dref Springville. Ohio, i gael 
barn y heirniaid, a gwobrwyon i’r bahanod glanaf, harddaf, mwy. 
af iachusol.a tnwyaf prydweddo! ; ac yn mhlith y fath liaws o 
rai ag yr oédd mor natnriol i boh nn weled ei “ chyw ei hun vn 
wyn boed arno y Uiw a fyddo j’’ gaíl poh un a fedd fahan o un 
math gydymdeimlo â’r heirniird! Cafodd y mamau a ystyrient 
ddolelnin eu tabanod eu bunaiu y miwsig pereiddiaf i ’w tluMiau 
v wledd oreu o finsig; serch fod adnabyddiaeth o fagnriaeth wedi 
rbug-drefnu llawnder o i.fhr ceidd i’r ]le er’oyn crynhoad y fyddin 
cantorion ieuainc; er hyny, gorchfvgwvd iiwynt ol! — mvnai vr 
American ii-uanc glywed ei lais ei hun ynuihaf. Ergnaethaf 
pnb ymdrech boildid llais y trwuibooD a’r drwm ei hun fe’ lleisiau 
yr amrywiol oflfer ereill yn y ffonìief, tra yr oedd “ gobaith eu 
gwlad” yn aros yr arholiad ! Ni ddywedir pa wohr a gnfedd yr 
uchaf ei iaîs, eitlir ei hod yn nos hraidd cyn pendprfyr.u pa dri a 
gawsent y gwobrwyon ; haerai y uaill rnai ei hail faban ar bym 



UDGORN Sî-ioN. 


3SS 

th«g lìi, a' ei hnrffed, a’i teilyngai, t.-a araìì vn dangos aeloda»' 
hardd, arall br yù glaiswaiih, nc ereili lygai 1, neu ranau eieili «>'i; 
h tnwyíiahl hwythau a yetvrient yn anghyd marol. Tra yr ewvil- 
ysiwu i’w ríiieiii l'awr laweay.ld gyda eu piant, ni chaniaiH^u, 
wrtii g-vrs, nud oes eu hanwylach yn mheliach i’r gorilet»in. 


ü D G 0 li N S E I 0 N, 

> t r 

gewn I? £aínt. 

DYDD SADWRN, RHAGÎ'YR, 2. ü?5i. 

Y ítoeud oreu i Draetiíodu! — Dy wecl ambull un wrtby in 
ei íbd yn bwriaiiu gwertlni yr “ hen stoek” cyn ymofyn ych- 
waneg' o draetliodau. I'r r'.iai cynnygiwn nir o gynghor, a 
ddysgasom drwy hrofind, er y dylasem fel pawb weled y rhes- 
ymuldeb o’r peth ; yr hyn y w, fod ein llwyddiant i werthu yr 
ail draethawd i ddyn yn dibynu ar natur y traethawd eyntaf 
a gafodd; os nad oedd yn deall ac yn hoffi hwnw nid hawdd 
fydd ganddo brynu yrail; a c’.iau mai yr egwyddorion cyntaf 
ydynt hawddaf i’r byd eu deall a mwyaf addas iddynt, dysga 
doethineb i beidio cymiyg iddynt yr hyn ni allant ei amgyffred 
hyd nes eu dysgir, fei y dysgnsom oll pa fodd i gael meddiant 
o’r Dysgawdwr anffaeledig oddilry— Ysbry d y gwirionedd, yr 
hwn vn unig a’n tywys i ddeall ac i iawn brisio y gwirioneddau 
a gynnwysir mewn traethodau ereill; dysgwyd i ni oll y wers- 
odidog hon pan yn blant yn yr ysgol, a da fyddai eofio y gair a 
ddywed, — “ y dyn anianol nid yw yn deall y pethau sydd o 
Ysbryd Duw, o herwydd yn ysbrydol y bernir hwynt;” ac y 
mae llwyddiant i werthu traethodau i raddau helaethaeh nac y 
meddylia llawer, yn dibynu ar gyfaddasu y cyfryw i chwaeth 
y prynwr; yr hwn, wedi cael yr un iawn i ddechreu a fyddai 
yn fwy awyddus am chwaneg, liyd nes y melys wleddai cyn hir 
aryr liwn a wrthodasai yn gyntaf. Fforild go chwith i werthu 
traethodau nac 1 lesoli dynion yw cymhell arnynt y nwyfan a 
feddir ar law er mwyn cael eu gwared ; eithr y ffordd oreu,a 



ÜDGOr.N SEION. 


55 ?.' 

weláom i lwyddo y w rhoi Uaeth i blentyn, yr liwn a'i galluoga i 
arehwaethu bwyd cryf yn ei bryd; felly, dysgwn ninnau oll 
wersi pa fodd i wertli traethodau i'r byd, a ciiofiwn mai yr hwu 
a hauo yn lirin a feda hefyd yn brin. 

Cymdeithasau traethodau ydynt o fawr les lle eu cynnelir, 
ac hyderwn y catfant gefnogaeth gryfaeh etto ; adwaenom 
frawd a aurhegodd Gymdeitlias ei Gangen à mil o wdbanol 
draethodau i'w rhoddi yn nwylawy Saint na alient brynu rhai; 
a m.iwr fel yr ymbleserant yn myned a hwy o dŷ i dŷ, gan en 
newid bob Öul u gadael un newydd yn eu lle;a mawr y w y lles a’u 
dilyna! Efelyeher hwynt yu fwy. 

Lljjicyddíaeth Utah. — Ceir lle i feddwl wrth awydd Golygydd- 
ion Prydeinig ac Aniericanaidd i gyhoeddi dychymniygion, 
ine.i iileser mawr fyddai ganddynt gat-I y Lly wydd B. Young o 
Lywyddiaeth Utali. Dywcdcnt i'r byd fod y pedair blynedd 
ag yr oedd efe i Lywyddu wedi terfynu yn mis Medi diweddaf, 
ac fod ysgrifenydd y Diriogaet’n yn Llywyddu yn ei le liyd oni 
etliolir olynydd iddo. Ünd dalier hyna yn ngwyneb drych 
breintlen sefydliad y Diriogaeth, yr hon sydd fel y canlyn: - 
*• Dosran yr 2il. Cynnwysir gidlu a luwl Tiriogaeth Utali 
mewn Llywydd, yr hwn a wasanaetha ei swydd r.ni bedair 
blynedd, ctc ìiyd oni cliaffo ei oìynyclcl ei ethol a'i gimhwyso i’r 
swydd.” 

Cyhuddant y Llywydd Young liefyd o esgeuluso anfon adys- 
grifau o gyfreithiau Utah i'r Senedd Cnol, yngliyd a gweitli 
redoedd. y Senedd Diriogaothol yn y ddwy tìynedd fynedol. 
Eithr gwelir awydd y bobl hyn i’w euogfarnu yn arulycach 
na’u doethinub yngwyneb y dyfyniad eanlynol etto. o gyfraith 
a wnaetli y Tîrif hene !d, — “ Dosran 3ydd. Bydd hefyd ysgrif- 
enydd i’r Diriogaetli ragenwol, yr hwn a breswylia ynddi. ae a 
wasanaetha yn ei swydd am bedair blynedd, odáieithr iddo gaei 
ei symmud gan Lywydd y Taleithiau Unol; dyledus fydd arno 
ef i ysgrifenu holl weithredoedd y Sonedd Diriogaethol gyfeir- 
iedig. ynghyd â holl weithredoedd y Llywydd yn ei gyleli 
Llywyddol yntau; dibyna arno ef [yr ysyt ifenydd , gweler, ac nid 
y Llytrydd 1] i anfun un adysgrif o eyfreithiau a gweithredoedrf 
y Senedd i Lywydd y Taleithiau, a dau adysgrif i siaradydd tỳ 
y cynryeliiolwyr, ac i’r Llywydd at wasanaeth y Senedd-dŷ, ar 



ül'GOJÎS SEION'. 


590 

iii ii cyn y (ìydd cyntaf o Rngfyr yn flynyâdol.” Fcily rr.se j 
Llywydfl Youngyn dilicuog etto, nc fe Lywydda oyliyd ag y 
dewisa Ouw iddo Lywyddu, or gwaetiiaf Golygyddion y liyd! 

Y Ci/nryc'u'oliad Tlnmter hìynyddol. — Gofynwn am y Cynrych- 
îoìiad, iiior c.y ■ ir ag y bo moiJd, yan bob Llywydd Cynnadìedd 
yn y Dywysogaeth, o rif y Cnngcnau, Archofleirinid, îlnnur- 
i i id. Oîìciriaid, Athrawon, a Diaconiaid ; hefyd rhif y rhai a 
ysgymmunwyd, a farwasant, a ymfudasant, ac a fedyddiwyd 
yn yr hamier hlwyddyn yn diweddu Rhagfyr Slain. ynghyd a 
chyfanrif o'r acîodau a’r swyddwyr, yn cynnwys y gwasgared- 
igion hefyd wedi eu tanysgriflo gan y Llywydd a’r Ysgrifen- 
yid. Crefwn am gael y eynrycliioliad i’r Stryòfi hon eríyn 
lon, iycld O 1ÎELLAF, STLWER. 

G .Im si/in' neillíluoi — Llywyddion. Dosparthwyr a Thrysor- 
wyr, .it yr hyfforddiadau a gyhoeddasom yn rhif. 22, tud. 350, 
o’r gyfrol hon o UoGOHN Siîjo", a chydweitlirediad â hwynt 
hyd y b’o yn eu gallu i wneutliur, ac fe all pob un wneuthur a 
'win lo erhyn yr ‘nmser nodedig’ gystal agerbyn den ddydd neu 
dri wedi liyny. 


Penfio Oylt-éhl.— Cynnaliwyd y Gymanfa hon yn Aber- 
srwaan nr y I9eg *'r 20fed o’r mishwn, a chynrỳeliáolwydfel y 
caniyn: — 4 Cangen, 13 Henuriad, 4 Offeriaii, 1 Atliraw, á Ddi- 
acoii, 1 wedi ei fedyddio, I wedi marw, a’r cyntaf un er pan 
sefÿdiwyd y Gynnadled ì, 5 wedi ynifudo, a’r evfan yn s!9. 

C'afwyd undeb yn mhob pcth, a llawer o gynghorion dydJ- 
orol gan y Llywydd Jereniy, ac ereill. 

Rhaddhawyd y Llywydd David Eees fel y gall ymharotoi i 
ymfudo. gyda chymmeradwyaeth ddieithriad ar ol rhodríi i fynu 
holl gyfrifon y Gynnadledd ya toddhaol. ac etholwyd yr Hen- 
uriad Thomas I). Fvans i’r Llywyddiaeth yu ei le ani yr aniser 
presenuol. Cafodd annogaethau y Llywydd Jeremy i draeth- 
odu a thystiolaethu effarth arfeddyliau y Saint, fel ag i bender- 
i'y n u yinroi y u U'yddlonach nag erioed. 

T. D. EvaNS, Llywydd, 

T. F.yans, YsgrifeiiyiUL 



ITIiGORN SF.IGN. 


591 


ìì.-ychetni'Yi. — Hysliysa y Llywydd D. Daniels ei fod ef n'r 
Lîywyiid Morgans wedi l!üfnrio yn (liliwyd trwy wahanoì 
barthau o'r wlad hon, a ehael maesydd eang heb lafurwcr, a 
thref.yiiii amryw yn gwaeddi am air y bywyd, iiob neo i'w 
diwül’u. Yinfywiogodd aniryw Saint gwasgaredig y rhai a 
addiiiH' 'ent fwy ffy ddìondeh o hyn allau i draeíhodu íiì: i iav u 
gyfranu gair y gwinonedd i r miloedd eneiiiiau a.iiiarwol a vm- 
dreigliiiit mewn caddug nioesol i’r i;yd anaduabyddus o u 
hyniyl. 


Sí,- Aberteijì Cynnaliwyd y Gyminanfa hon yn y Cwif 
Newydd, ar y 12fed o’r mis hwn, pryd y c.ifwyd rliifeiii y 
Cangeuau yn 5 ; Henuriaid 15, Offeiriaid 4, Athraw-on 3, Diae- 
oniaid 1. bedyddiwyd 4. yr oll yn 1*8, u.ewn pemlerfyniad i 
ymegmo gyda gwaitli yr Arglwydd. 

Catẁyd gwrundawiad Uiosog ac astud gan y eyfeiliion o’r 
hyd. a clmredigrwydd haelioims iawn tuag ut y Saint. 

Di-sgodd y Llywydd Jereniy yn eglur iawn y inaw r ies a aìl y 
Saint wneuthur i’w c.y iîini yd'og'ioiì drwy yniegnio i werthu a 
dospartliu traethodau iddynt er eu goieuo yn y ffordd a ar- 
wainia i Deyrnns Dduw — y eyfleusdra rliagorol a ddyry liyny 
iddynt i ddeall pwy sydd yn caru ac yn dymuno caei gwirion- 
edd ac i dystiolnethu ìddynt; acaddunedodd y Saint i yniroi i 
wneuthur felly. 

Cafodd tysíiolaethau y Llyw'yddion T. Jereniy, B. Eyans, ac 
ereill efîaitli ddymunoi ar v gwrandawyr, a chreodd adroiidiad 
o hanes Seion gryn awydd am fyaed yrio. Addawodd yr holi 
Saint hefyd dulu yr oll sydd ddyíedus am iyfrau erhyn diwedii 
}’ flwyddyn. 

15. Eyaws, IJywydd, 

J. M' iig an s, Ysgriftndd. 


ANSAWDD Y GOüi,KltD, AC HANESIUN OH 
iiYFl-RY.N 

St. Sior, Tach. 24, 1854. 

Anwwl Lvwvdo Jonfs, — Defnyddiaf yr yi hidig iiiim nu iiva 
i anfon gair atoch, gan eich hysbysu fod pob peth yu dda gydn ni 



DDGOHN 8EJ0N. 


>’n bresonuol. Mae y Saint yn Si«- Friint yn myned rhagdílym 
yn weil nag v buont er ys tro, — pob peth mewa tret’n rliJa, — un 
<Jeb ila yn rchlitb y swytldogion, a pbawb yn lled garìarn yn y 
fiydd ; ond yr oedtl Cangen y Cefn Mawr wedi dyoddef ychydig 
i' wy fo.i nai i Btighaiu Young, yr bwn (ebe fe) sydd yn toitbio 
yn y Gynoadledd nesaf, wedi bod yno y Sul, ac fe’i gwrthodwyd 
ef ganddynt a m nad oed l gandvîo drwydded ; yna troes yn 
í'raJwr, ac a ddywed<idd lawer «» gelwyddati yno wrtb y Saint a’r 
hyd, gan ddtwyd mai ymladd cŵn a cheiiiogod yr oeddynt yn y 
Dy ffryn ar v Sul, ac f«»d vn rliaid i bawb fod yn gaeth wcision . 
gadw y pen.aethiaid, bod yno liioeld eisi.ut dod yn ol pe caífent 
— fod ei dad wedi turri calon ei fum trwy fod yn well ganddo am 
wragedd ereiîi sia hi, a lluocdd o Letbau c, íí lyb. 

M.;e yno fV v o werthu Uyi'rau uag a fu e rs cr» n amser. Cawsom 
G vtnu: tnfa dda yn Newmailí'jt liefyd y Sul «iweddaf, gwell r»ag 
a gawsom e. ys talni ; pob petb ya dda a gwr.*udawiud astud gau 
y byd. 

Yr ydym yn "wertba llyfrau yn ! lcl «i J a, ond y mae lle i nì 
weia. Darllrnais eich au..o yicL.au yn yr (Jdgoun, i glywedig 
aeth yr holl Sai.a, o bcrthyiias i da!u am lyli\.u, ac y niae^ob 
arwyddion mai gwella a m:i ovn. 

Cadanibausoiu un o’r V/ sìcv.«id vn y Gytnmanf.i ; ac yr oedd 
«u arall o’r Wesleyaid yn Nghy.um ;.j».a Sir Fíiint yn tystio ar ol 
dyfod allan “ ei fod yn meddwl ei f«».. yu y nefoedd.” 

Dcrhyoiais lytiiyr oJdiwrili fy nliad, dyddiedig Medi 29, ỳn 
iiysbysa ei fod yn iach ytigbyd a pli.iwbo m pertbyuasau, a pbob 
u ii o’r Cymry mor bellcd ag yr oedd yn bysbys o honynt. Hefyd 
y lod John Roberts, Ncw mailtct, \ c.gliyd ug cr.-iJl o’r Cymry, yn 
dyfod i niewu iV Ddiuas drano th, sef y 30ain o Fedi, ac fod 
John Willicms o DieJynon a’i deulu, yngbyd ag creiil o Gymru, 
i «ldyfod ydydd Llun canlynol. ac f«»d llawer iawu o waggeni we.lj 
myned ya mhell i w cyfaifod. Dywcdodd tod G. A. Smith wedi 
dyfod i’r Ddinas i ymolyu dynion i ddeneubartb y Dirogaeih i 
ddarostwng yr Indiaid a a oedd yn .iiîony idu. Prydnawn yr un 
d\dd dneth tua ÓCÜ o wyr uieircli i’r Ddinas o’r Taleithiau, i fod 
at wasanaetb y Llywydd Yonng, wedi eu danfou i’r perwyl. Y 
roae pob peth yn myned yn mlaeu yn rliagorol o dda. Bu farw 
yr ben f.Mwd R. Humphre\s (Garddwr y Garn, gyut,) bytbeíhos 
cyii cyrbaedd y ddinas. 



UDGORN SEION. 


5.03 


Mae Cymro yma wodi hod yn yr America, yn perthyn i’r 
Annibynwyr, sef Dr. Thornas, yr hirn sydd yn areithio o dref í 
dref ar.y rhesymolde.b a’r anghpnrheidrwydd o ymfudo i’r Am- 
erica, &r. Y mas yn canmol preswylfa y Saint, ac- yn dweyd os 
oes ar bohl eisieu tnyned i fyw i wlad dangnefeddus, ac iachus, 
am iddynt fyned i wlad y Suint, lle nad oes caniatâd i neb iWldwi, 
na thyngu na rhegu ; hefyd, ìle nad oes na phutain na lladroc! 
Mae hyny wedi cyfnewicî t^mladau llawer tnag at y Saint mewn 
rhai lleoedd ywa. 

Gwelwcb yu dda fy nghotio at y brodyr Thos Jeremy a D. 
Daniels. 

Eich gostynfedig frawd yn y C. T., 

J. Parkv. 


[Mae yn dda genyra glywed fod y Saint yn sylwi ar y cynghor- 
ion a «t»»usnt rr.nr fynych, p-» fodd i ymddwyn toag at grwydriaid 
a wibiant i’w püth heb drwyddedi ; canys diou mai amlhau eí 
offerynau a wna y dialol, er y rhaid eì bod yn wael a*no ara 
\\ eisi* n pan y doìilyn un lel yr h» n y cyfeirir atto. Ni rnid i ni 
ddweyd mai anwiredd gcybodus i ni yw pob gair o'r hyn a 
ddywedodd ; ond gwcll i ni yw dweyd nad oes gan Biigbam 
Yonng yr un nai o’r enw yna, rnag ofn y treia dwyllo ereill. Na 
rodder 11p. meddwn elto, i neb beb drwydded, neu ei ehyfartal 
drwy adnabyddiaetli heröonol. 

Cyd’awenbawn â’r hugail Parry yn y gobaith y cyfìawna y 
Saint yr addunedau a wnaethant, cauys nid yr addunedau oud y 
c\flawniad a fendithia Duw â llwyddiant. 

Ysbryd y gwirionedd a barhao i gyfarwyddo yr areithiwr, a 
mawr Iwyddiant o'i lafur a gMffo. Er mai dyledswydd dîddiolch 
}>ob dyn yw dweyd y gwir ar bawh, ett.o y mae dweyd gwirionedd- 
au gwyhodns am y Saint yn beth mor angh yffredin, fel v teiralwn 
chwant i ddangos ein cymmeradwyaeth o hono drwy ddioîch i’r 
ambeîl un a’i gwna, ac hyderwry parha yntau raor annibynoi, ar 
hyd y nod »i frodyr yr “ Annibynwyr,” a rhv.yfo i fynu ffrydlif y 
gwirionedd, yn hytrach nog gyda'r liii g^rwin cldigoíus rhagfarn. 
Pedywedai pawb ond y g«ir, gwtddoni na chlywid un yn dweyd 
yn amgen ani y Mo:moniaid ncg a ddywed y Dr. Thomas cyfeir- 
iedig. Etto, gan na archwaetlia pawb y gwir, rhaid i gyllay lieilî 
g:iel rhywheth arall. — Gn ] 



TDî>GOKN SEION. 


594 


C ASCtLÍ A I) Y S AIN F. 

GAN GWILYM DlJÜ O REION. 

Y d v dd «i rag'velwv<J gan Sf.niai Id hrophwydi : - 
A ;>irOr : oirch wawiiod l uwch goror em hyd, 
.-'illwe idau’r or’chwÿliac.th íldiwe.Ulaf a roddvvy,î 5 
Er casglu plant Israel o bob p >rth ynghyd. 

Hiliogaeth hen Abraham, Isaac a Jacob, 

A funnt ar wasgar aiu oeSoedd yn byw; 

1 i> v had a a;lvvaeni yn mlililh y Cem-’dîoedd — 
Medd hen brophwyduliaeth gan brophwyd i Dduw 

V ii awr mae cenadon Duw’r nef yn pregetbu, 

’R ofengyl dragwyddol i bobloedd y bfd , 

Oîi wedi eu hanfon mewn dwyfol awdurdod, 

I bob parth o*r ddaear ar led ac ar hyd. 

A dytna’r “ pc-sgodwyr’* a’r “ helwy-” ragwelwyd, 
Gynt gan yr ben brophwyd drwy Ysbryd ei Dduw 
Yn c.i îglu y Saint vn y dyddiau diweddaf, 

0 blitlt y ceuedloedd lle buontyu byw. 

O Babilon fawr cvn ei cbwymp deuant allan, 

Ya lluoedd afrited wrth alwad Duw’r nef ; 

Fel cwmwl. — fel nifwl, ac fel colomenod, 

Yu glau i’w ffeiìestri ehedant tua thref. 

Piaiit Ephraim i Seion, i wlad y gorllewin, 

A’r deg Uwyth o’r gogledd ddo’nt adref bob un 
Plant Juda a ddeuant i hen Balestina, 

1 godi eu Teinl cyn dé! JMah y Dyn. 

Heu Satan a rwyaiir, a’n Hiesu deyrnasa, 

Dri»s íìl o flynyddoedd yn nghanol ei Sairit ; 

Gwna hwynt yu Oífeiriaid i’w Dad a Breninoedd, 
Yn nheyrnas y nefoedd, — O, freiniol wir fraiut ! 

Hîi Abraham, Isaac, aJacobbylh mwyach, 

Ni chânt eu gwasgaru medd geiriau Duw r lôi ; • 
Oud gyda eu Brenin tragwyddol teyrnasant, 

Dros bedwar ban daear ac o Ibr byd lôr. 



UDGOiiN SE20N. 


59o<" 


NEWYDDION O’R DYFFRYN. 

Kvni a dflerbyniasom y ‘ Deseret Neus’ hyd JMedi 28, yrhwu a’n 
înshysa fud dau f’rawd wedi cyrhaedd yno ar y 26;ino’r Taleith 
Jiiu, weli gadael yr y:nfu<.lwyr yn gyffredinol mswn îecbyd a 
hwylusdod, er eu bod g.n sn»vyaf yn ddiweddaraoh nac arferol. 
Dssgwylid hwyut oll i ddiddosrwydd trwy gynn^rtliwy prydlon 
y gwedfleuau o’r Dyffryu cyn y geu.-if. Ceir cawodydd o gynnar 
a diweddar wlatr yn fynychach yn tìynyddol, a chynnydda ffydd 
rhai y caffant ddigoneJd heb ddwfrhau cyn hir. Adeiladwyd 
pont dros afon fawr a elwir Sevier,” yr h-in sydd dros 12ü 
troedfedd rhwng ei cholofnau, tair o ba rai yd.nt yn y ffrwri 

Mwynheid iechyd da drwy y sefydliadau yn gyffradinol ; 
cnydau toreithiog; pris y gwenith oedd 2 ddoîar y bwshel, ceirch 
dolar, ymenyn yn hanner dolary pwys, y gwair yn lô dolar 
y dunell. Tiriasai dwy gatrawd o’r Taleithiau ar eu ffordd i 
Galiforuia, yn cynnwys 325 o wyr, 100 o waggeni, a thua 1000 o 
geffylau a mulod. Geuafant yn y Dyffryn, a bwriadant fyned yn 
mlaen yn y gwanwyn. 

Dychweiasai y Llywydd Young a’i osgnrdd o ymweliad a’r 
llwyth Indiaidd a elwir y “ Shosonees,’' ntu y “ SnaUes,” y rhai 
a anfouasent yn fìaenorol saith o’o blaenoriaid i ddeisyf ymweiiad- 
ag ef gnrllaw i ddinas Ogden. Wedi chwedleua vn gymdeithasgar 
am ennyd, anrhegwyd hwynt ag amryw roddion, pa rai a’u bodd- 
iodd yn fawr, a dywedasant eu bod yn teimlo yn bleserus ac yn 
dymuno byw yn heddychol ; ac mewn gair felly y maent hwy 
wedi bod oddieithr ambell eithriad o ddtal ar yr yrafudwyr, drwy 
ladrata eu hanifeiliaid o herwydd i ymfudwyr cyn hyny ladrata 
eu hauifeiliaid bwynt ; ac y raae yn ofidus na eilid ihwyslro hyny 
bellach. 

Mae chwyldroadau cartrefol vn Mesicn ag sydd ya difrodi 
bywydau ei thrigolion yn gyfìym a barbaraidd, ac heb neraawr 
argoel oM derfyniad fchwaith. Dygasid nwyfau marsiandíol «ìor 
amrywiol a helaeth i’r Diriogaetìi, heblaw llaweroedd heb gyr* 
haedd, fel yr oedd eu prisiau wedi gostwng cryn lawer; a digon 
o ddewisgan y prynwr. 

Yc San Bernardino, yr oedd cnydiau toreithiog îawu o ffrwyth 
y ddaear, eithr wedi goùdef peth colledion oddiwrth wlawogydd- 



■ 596 


UDGORN SEION. 


anarfnrol yn mis Awst, yr liyu oedd wedi chwyddo eu hafonydd 
yn uwch na» eu gweiwyd cynt. Yn San Francisco, prynasai y 
Llywydd P. P. Pratt long h garia 450 o duilelli i fordwyo rhwng 
y cyfandir ag ynrsoedd Sandwich; yr oedd teimladau daionus 
tn ag «t y Saint yno. Prinder arian, er fod ychydig aur yn cael ei 
hela yno o hyd. 


AMRYYYIAETHAU, &c. 

Amseroedcl ('i/mmarfaocdd y Deheu. - Cynnelir Cynimanfa 
Udwvreioiol Morganwg, Sul y 24ain o Hagfyr, yn iierthyr- 
Tydfll; Brycheiniog ur V lain, yn Brynmawr; Mynwy ar y 
îí'ed o lonowr, Gorllewin Morganwg ar y i4eg. ì lanelly ar yr 
21ain. Caerfyrddin ar yr 2bain, Sir Aberteitì ar y 4yr!d o 
Chwefror, Gogledd p. o ro ;;r y ; lít‘g, a Pbeulro Ltdeheuol ar y 
I Sied. 

Dysgwylir i'r Arolygwyr tldarllen eu mantoliad eu lutnain o 
gyfrîfon y prif Ddosparthwr yn fanwi, yn ol y eynllun, yn 
mliob Cymanfa, ac anfon adysgrifeniad i’w groniclo yn y 
Swyddfa" hon o fcwn yr wytlmos ganlynol i hyny. 


Dr.r.iiYNiAi AU am Lyfiîau o Tach. 12 nn> Tach. 29 — 
G. W. Davies. í!S; Grifíith Robörts, £1 lOs; Jonathan Elìis, 
.£1 ;ís; E. Middleton, £1 ; James Morgan, £ I 2s 3c. 

*,* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eireliion athaliadau 
i Copt. Jones, “ Udgoni Scion” Office, Swansea. 


CYNNWYSIAD. 


•‘>81 

!)> (vni;id <» Lythyr nty L’ywydd Voii:>g. 5S3 

T* iul yi A » s t w > « » < 1 5s-j 

Llytüyr J><hn Ricîv.ir>*s 535 

Tÿiimied Syr John FianRli» 586 

\ Ditîaimo.'iud Baliauod 587 

(íoljüydiliat ih — Y tididil «•rt--» i nr;u tbodu — Lljwyddi.ie'.h Uiah— Y 
’cým jt hioliad 51 ;imii«-i Bi» > y«lftol— At y Llywyddio», &c. — Penfro 

Oîiltítidoi — Bricht'iuioií — Sii Abtitcilì..... 588 

Ansawdd y Goulciitl ac íLo esmn «»’i IiyHryn 5í)i 

Casgliatl j Saint 5SJ 

Nc\vyd«1ion o’r Dyflryn 6!>5 

Amrywiaethaii, ä.c 59(» 


A B E R T A W Y : 

ARGRAFMYYD A C M Y H <’E 1 1 D Y\ YD CAN D. <*NES. 



TJDGORN SEION, 

N E C 

&m;n \i .#aint. 


Ehiì'. 38.] RHAGFYR 1«, 1854. [Cvr. VIL 


ANNEBCHIAD Y BRIF LYWYDDIAETH Y'N SEION 
AT Y CENADON O UTAH. 

(O'r “ Eeseret Neics”) 

A.nwi'l Frodyr, — Er y diehon i [chwi gael eich temtio aí 
brydiau i dybied mai anghofiedig ydych gartref, tra yn ym- 
dreehu ynghanol galluoedd drygioui a tbywyllwch, ac yn mhlith 
dyeithriaid, heb bwrs nac y sgrepan, i gyhoeddi egwyddorion pur 
yr efengyl dragywyddol, ac i gasglu y gonestion eu calonau o 
bob ceuedl dan y nef, etto cynnelir chwi yn gysson trwy ein 
ffydd, a chofir chwi yn ein gweddiau. Profiadol iawn ydym 
mewn treialon i’r natur ddyuol ag ydynt i’w dyoddef gan bawb 
sydd yn mawrygu eu galwedigaeth yn yr Uffeiriadaeth. 

Mewn uf'ydd-dod i gynghor cefnasoch ar anwyldeb teuluaidd, 
cartrefol, ac ar gyfeillach hyfryd eich brodyr, ac aethocli allan 
yn llon i gyfarfod â sènaa ysbrydion drwg, a gwawd a dirmyg 
y drygionus, a chalonau yn ymlosgi â iachawùwriaeth dros eich 
cyfeUlion ; ac mor galed y w y gwrthdarawiad, fel nad yn unig 
mai ymswyn a wnelai ysbryd anngiiynnorthwyol dyn rhag 
yr alwedigaeth, eitlir ei gwrthod yn gyfangwbl, a bod yn liollol 
anaddas i’r gorchwyl. 

I’ch cysuro a’cli cynnorthwyo yn eich gorchest, yr hyn y w y 
mwyaf boddliaol i Saint o bub gwaith, defnyddiwn rai o gol- 
ofnau y Deseret Neus o bryd i bryd i ch diwallu à newyddrçn 
cartrefol a fyddant o lcíhâd, ì grybwyll y cyfryw bethau 
38 pris lÿ.] 



598 


L’IJGORN SSIhN. 


ac i ro l'.li y fath gyughorioa ag a amlygir gan yr Ysbryiî 
Glân. 

Ar amserau profedigaethau a tlireialon celyd, chwanog yw y 
meddwl dynol i ammlieuaeth ac annobaitli, ac heb ostyugeidd- 
rwydd, tfydd, ac uí'ydd-dod trwyadl, agored yw i wneyd tlong- 
ddrylliad o’r argoeliou tecaf, o ganlyniad, nid rtiy aud eicli 
hadgyíarwyddir pafodd i dderbyn Ysbryd yr Al%lwydd, os na 
fydd genycli, pa í'odd i’w gadw, ac i rodio ynddo yn barliaus, a’i 
ddefnyddio yn aynghorydd i chwi, nac yn rhy agos y glynir 
wrtho gan yr holl Saint, eithr yr. fwy neillduol gar, y rhai sydd 
yn traethu gwirionedd i genedloedd y ddaear. 

Actiosa eicli sefyllfa belt a gv7asgaredig yr anmhosiblrwydd i 
oliwi dderbyn hysbysiaduniongyrchol oddiwrthym ar bob gof- 
yniad a all gyfodi, hyd y nod pan y gellwch fod yn awyddus 
iawn i liyny. Doeth drefnwyd ìiyn er eich Ueshâd yn ngweith- 
redoedd rhagluniaethol trefn Duw i ni yn y sefyllfa hon o 
brawf, canys trwy y drefn Iion gwneir pawb yn ddarostyngedig 
am oleuni, cyfarwyddyd, a gwir wybodaeth, iddo Ef yr hwn 
sydd yn ìlywodraethu ac yn Arglwyddiaethu ar bob petli 
mewn doethineb, aa yn goleuo“pob un ar y sydd yn dyfod 
i'r byd.” 

Wedi i ddyu gael gwir fiydd, edifeirwch, bedydil gan un aw- 
durdodedig, a gosodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd Giàn, nid 
yn unig braint, eithr dyledswydd pob person y\r bywyn y fath 
fodd yn unol â goieuni a dadguddiadau yr efengyl ag i fod yn 
abl i ofyn a derbyn dadguddiadau oddiwrth yr Hoilalìuog bob 
amser a than bob atngylchiad, pryd bynag y byddo angen, i’w 
alluogi i fawrygu ei alwedigaeth, Iledaenu iachawdwriaeth, ac 
anriiydeddu ein Tad yn y nefoedd. 

Y Mae gwirioneddau eglur ag ydycìi gynnefin â iiwynt, y 
riiai a wyddoch, neu a ddylech wybod, oll drosoch eich hunain, 
canys gwaith personol yw iachawdwriaeth - pob un drosto ci 
huu yn gyntaf, ac yn ail pob un üros yr oii i gynnorthwyo ei 
frodyr, a’r teulu dynol yn gyífredinol, cyn belled ag y bydd yn 
ei allu. 

Mac y genadiaeth i’r Ynysoedd Prydeinig o dan arolygiaetii 
yr Henuriad Franldin D. Eicliards, o Gorwm y Deuddeg, a 
chaniatâ amgylchiadau iddo ein hoii, ar brydiau, ar y gofyniad- 
au amlaf sydd o ddwys bwysigrwydd. Nid yw gymmaint 



L'DGORN SEION. 


599 

Teììy gyda’i' ceuadiaethau Scandiiiafaiild, Ffrerigaeg, ynysoedil 
y eyfynjtfor, Swedaidd, Ellyiuynaidd, Italaidd, Hindwaidd 
Awstraiaidd, a Phenrhyn Gobaitli Da. O herwydd hyn, cys- 
syiltiadau swyddfâoi, a ffeithiau ereill, fe'i ystyrir yn arldas i’r 
Cenadon ar y Cyfandir Dwyreiniol edrycli yn fwy neillduol at 
yr líenuriad Richards ani gynghor ar y mesurau a'r amcanion 
hyny a ddichon iddynt betrysu yn fawr yn eu cylch ; ar yr un 
pryd’boddhaoi fydd genym bob amser i d ieall betli yw eich 
sefyllfa a’ch argoelion, a pharod yn wastad i roddi y cyfryw 
atehion i ofynhulau. a chynnyg y fath addysgia/Iau, fel y bydd 
anghen yr achos yn galw. 

Mue yr Henuriaid o Utah sy<id yn awr yn Awstralia, Hin- 
dwstan, a Phenrhyn Gobaith Da, at eu cyflawn ryddid, ar 
dderbyniad y llythyr hwn, i aros yn eu gwahanol faesydd cen- 
adcl, i ymestyn eu ilafur i faesydd uewyddion, neu i ddychwel- 
yd adref, fel y dadguddio yr Ysliryd Glán yn eu cynghorau, 
inewn perthynas i’w gweithrediadau eymdeithasol neubersonol, 
a bydd pob peth yn iawn. 

Cynnydd» ein gweithfeydd cylioeddus yn ddiysgog, eithr nid 
hob amser gyda'r ymdrech a’r cyflymdra ag y dymunemj er 
hyny cynnyddu yn barhausniae y Saint yn Utah iuewii ffydd 
a gweithredoedd da. 

Rhag ofn nad yw y “ Deseret News” oll wedi eich cyrliaedd, 
ychwanegwn fod y syifaeu a rhan aduuie y niur oddiamgylch 
Adran y Deml wedi eu gorphen. n gosoda y gweithwyr y crib 
gerrig yu awr, y rhai a ddarparant y mur i’r reiling haiarn. 

Mae y gweitliwyr yn ddiwyd yn gosod meini anferth o am- 
ryw natur yn sylfaeni mawrion y Deml. 

Mae y brodorion yn heddyclilawn â ni ae á’u gilydd, a phar- 
hâ yr Arglwydd i’n bendithio a bendithion dewisaf nefoedd a 
daeiir, hyd nes ydym yn ymlawenhau yn yr Ysbryd, ruewn 
uiideb. ae ieehyd da yn gyffredinol, gyda ehyflawnder o angeu- 
rlieidiau a llawero foethau bywyd. 

Oddiwrth eieh brodyr yn yr efengyl, 

Briguaîi Yolng,- 
n. C. IÍIMBALL,- 

J. M. GitAN'e. 



600 


UDGGRN SEIOÎí. 


LLYTHYR O DISÎOGAETH UTAH. 

• D. LL II. Mairr, Chwef. 26. 1854. 

Fv hek gypaill Eyan R'iiìerts. — Meddyliais rai troior. i 
ysgril'enu atoch, ae yn awr cefais ar fy med'lwl i weitbredu 
fèlly. Yr wyf yn i.ich. yn gryf, ac heinyf, ac yn gyflawn o 
îawenydd trwy fy mod wedi ufyddliau i’r wir Efengyl dragy- 
wyddol, ae nid i un guu fel yr eiddoeh cliwi ac ereili, sef yr holl 
sectariaid. Fy hen gyfaiìl E. R., gwnewch oddef i mi i ddy- 
wedyd y gwirionedd ; nid oes dim yn fy mryd, uac un tuedd 
i’eh dirmygu fel dynion, ond cariad ac ewyllys datuagatoch 
a’rn cyrnhellodd i ysgrifenu yr Epistol hwn atoch. Yr wyf yn. 
teiralo drosoch ohlegid eicli hanghrediniaeth a’ch cyndynrwydd 
i gredu y wir efongyl, canys mi a wn fel mai by w yr Arglwydd 
na ddicìion eich athrawiaeth achub cymmaint ag nn enaid, 
canys nid yw eicli bedyihi ehwi, sef y “ Bairtist bach,” ac 
ereill, ddim gwell na bedydd babanod o ran ei ddyben ; rnaent 
liwy yn bedyddio er ail eni, ac er maddeuant pechodau, ac er 
achubiaeth ac ail eni. Chwithau a ddyweiiwcii fod yn rhaid i 
ddyn gael maddeuant cyn ei achub, a’i ail eni cyn ei fedyd.iio, 
beth! cyn nfyddhau i’r elengyl? Ië, medd y “ Babtist bach!” 
a bod dyn yn cael ei gyfiawnhau yn unig trwy tfyddü Önd 
pa’m yr wyf yn sôn am y rliai'n yn íwy nag am íerched ereill yr 
hen Fani. ni fu erioed ar y ddacar ddim mwy na dwy Eglwys, 
uu i l)duw iic un iY diafol, a’r hen Eglwys Rufuinigydyw mam 
yr lioll sectariaid. Ond gwybyddweh mac’r Saint yw Eglwys 
y Duw byw, a’r unig noddfa tan yr lioli nelbedd; acer gwaetii- 
af y byd a’i holl weision sectaraidd, Mormoniaeth a lwydda 
nes y bydd yr holl fyd o dan ei Llywyddiaeth, ac os amgeu, di- 
orseddir y Goruchaf ei hun ; er lladd y Fropiiwyd Josepii. er 
erlid y Saiut a’u ilaild, íb saif fel colofnau tragywyddol, ac 
hawddach chwytliu iddiffodd yr liaul rhag Uewyrchu, nag yw 
diifodd neu roddi Morinoniaeth i lawr. Botli bynag yw eich 
nieddwl, felly y bydd, fe saif pan y hydd yr clfenau gan wir 
wres yn toddi, a phan blygir y nefoedd fel ilyfr. Jehofa ydyw 
Mormoniaeth y hobl yma, eu Iloffeiriadaeth, a’u guliu, a phob 
peth a lyn wrtlio a ddaw i tyny yn y dydd apwyntiedig, ac a 
snif gerbron y Brcnin tragywyddoi, uc a dderbyn gorou y 
bywyd. 



CDCOÌÍN GOÌ 

Hefyd, (îywedodd yr Iesu fod yr arwyddion i ganlyn y ered- 
inwyr, — “Yn fy enw i y bwriant allan gy threuliaid, ac nr y 
eleiflon y rhoddant eu dwylaw a hwy a fyddant iach,” &c. 
Ond dywed y diafol trwy ei weisîon nad yw vr arwyddion livn 
i ganlyn y credinwyr, na raid wrthynt ychwaith. D.ywed Uuw 
fod Apostolion a Phrophwydi, &c. ; ond dywed y diafol trwy ei 
weision nad oes eisieu nac apostolion na phrophwydi yn yr 
Eglwys yn yr amser presennol, &c. Mewn difrif, fy nghyfaill, 
pa faint gweli yw yr athrawiaeth ynia nâ’r hen athrawiaeth 
gythreulig hono, sef' “ gan farw ni fyddwcît ftdrw ddim?” Nid 
yw o ran ei sylwedd ond yr un. 

Mae yr Eglwys wedi bod yn iiir yn yr anialwcb. yngliyd a’r 
•Offeiriadaeth a’r agoriadau. Pa, beth addaw o ddynion heb yr 
Offeiriadaeth, a waredir liwynt? Na, yn sicr, ni waredir mo 
honynt, canys trwy yr Olfeiriadaeth y gwaredwyd dynion yn 
inhob oes a ehenedlaüth, a chyfuiidraeth heb yr 0 ffeiriadaeth 
sydd megys corsen ysig, a’r hwn a bwysa arni a syrth ac ni 
chyfyd. Oni wyddoch chwi, fy ngliyfaill, fod yr üffeiriadaeth, 
y “plentyn gwrryw.” wedi ei gynnneryd ymaith? ae r.i anfon- 
wyd ef i’r ddaear dracliefn hyd nes y derbyniodd y Prophwyd 
Joseph Smith. trwy i’Dduw antbu Angeli roddi iddoyr Offeir- 
iadaeth Aaranaiddyn y Hecynt if, ac wedi hynyanfonodd l'edr, 
lago, ac iGan, i roddi ídcio Offeira laeth Melchisedee, ac nid 
oes gan un dyn liawl i weinydíu un o ordinhad, t u yr efengyl 
heb yr Olfeiriadaeth, a gwae y dyn liwnw ag a gyffyrddo ag 
■un o ordinhadiu Duw os na fyd.i ganddo yr Offeiriadaeth. 
Pa beth yw yr Oflíeiriadaeth? Wel. líywodraeth a rheoi Duw 
ar y ddaear i bregelhu ac i weinyddu ordinhadau yr efengyl. 
Yn awr, meddwch chwithau, yr ydych yn condeuiuio pawb ond 
ciiwi eich liunain. Ydym, ac y mae gair Duw yn condemnio 
pob enaid nad ydynt yn ufyldhau i efengyl y Saint wedi 
iddynt ei chlywed ; oblegid gan y Saint y mae y wir Efengyl a 
ddichon achub, ac nid gan un sect arall dan y nefoedd. Ac am 
liyny, os mynwcli chwi ac eiei 1 fod ar gael, rhaid i chwi 
ufyddhau i Efengyl y Saint a hyny ar frys, oblegid y mae 
prysurdeb mawr yn y riefoedd erbyn Priodas yr Oen; ac y mae 
yr Iesu megys ar ei daith, ac fe weddai i ninnau fod yn brysur 
íawn i ymbarotoi erbyn y delo, canys nid oes genym amser i’w 
jgolli. Wel, meddwcli chwitliau, pa beth a ddaw o’r rliai hyny 



T7DG0HN SEîON. 


OöSs 

a fuont feìrw heb glywed yr efengyl? Nid ydyni ni na gafr 
Duw yn condemnio cyminaint ag un o'r rhai na chlywsant yr 
efengyl. Ar yr egwyddor iion y mae y ddamnedigaetli erioed, 
sef “ ddyfod golermi i’r byd a ciiaru o ddynior. y tywyllwch yn 
fwy na'r golenni.” 

Mae dynion da wedi bod yi> mhlitli pob sect, y rhai a rodiasant 
yn ol y goieuni oedd ganddynt, — ni ofyn lhiw drtim yeiiwaneg 
oddiar eu !la» r , ac yn yr ystyr yina y m ient mor berff.ùlh â’r 
angylion, ni allant hwytbau wneutliur diin chwaneg. Onrt am 
y ineirw y mae Duw wedi darparu ar eu eyfer, y mae yr cfena- 
yl vn cael ei phregeíhu iddynt yn awr gau y Saiut aydd wedì 
marw, u phan yr adeiladir y Deiul gall y byw gael eu bedyddia 
drostynt, a gwybyd'iwcli yn sicr na adgyfodir ra» honynt heb i 
ereiil gael eu bedyddio- drostynt gau «u o Saint y Dyddiau 
Diweddaf; a tliyna a wnewdi yw ufyddhau heb golli dim. 
amser; os yn amgen, fei mai byw fy enaid eicb colledigaetìi nid 
yw yn hepian. Am hyny, dywedaf wrthwcb, “ Deffro di yr 
liwn wyt y n cysgu, a chyfod oddiwrtli y meirw yr ydycli chw» 
wedi bod yn y tywyilwch sectaraidd ddigon o tiyd, ond yn awr 
y mae y gwir oleuni yn llewyrchu fei y gelìwc'i weìed, ac na 
fydd genych un esgus dros eich pechodau ; gan liyny, yn euw 
yr Arglwyd I Iesn, deffrowch. a gwrandowcli arnaf yn hyn 
o batli, ae rafyddweli yn anghredadyn yn hwv. Gwyhyddwch 
!ivn. fel mai liyw yr Arglwydd, Iìrigliam Young ydyw unig 
Gynnrychiolwr Dnw ar y ddaear, ac na lu gan Dduw erioet’ 
Deyrnas ar y ddaear iieli Gynnryehiolwr. 

Am liyny, peidiwch a breuddwydio un fynud yn liwy am y 
nefoedd, oblegid nid oes gan Dduw uu raodd aral! ich hacbub. 
A gaf fi grefu arnoch er mwyn eicli oneidiau. i í'od fei rtynion, 
sef peidio a tìiarlu y ilytbyr liwn o’r neilldu iieb ei ehwìlio a'i 
ìiwyso yn fanwl, canys nid dini arail a'rn cymheilortd neu a'm. 
tueddodd i’w ysgnifenn, ond Ysbryrt Duw yr iiwnsydd ynof; ac 
os bydd ummheuaeth yn aros et.o. gofynwcb i Dduw mcwn 
gweddi ; canys os ydych yn onest fe ddwg Duw dystioiaetli o. 
wiriouedd y liytbyr yma i cb» i, ac i bob dyn gonest, mewn 
pethynas i’r doniau a grybwyllais. sef bwrw aüan gytiireuliaid, 
gwahaniaeth ysbrydòédd, iaciiâu y elaf, fcc. Nid oedd yu 
ilawer o beth genyeh i ddweyd nad oes eu licisieu yn awr. &c., 
beth a wncweli pau ddaw yr ysbryilion sydd yn yr Araenc,& 



UDGOEN SEION. 


603 


ritoob, pa rai sycid yn sicr o ddyfod, oblegid y maent yn canlyn 
i bob man lle y mae y'r Efengyl wedi bod, ac y maent yn 
twyllo dynion yn lluoedd, sef y rliai a wrthodasant Efengyl y 
Saint, — y maent o anfòniad Duw fel barn ar y bobl am na 
dderbyniasant yr Pifengyl ncu y gwirionedd. Mae yn ddiam- 
mbeu genyf fi mai hyny yw yr “amryfusedd cadarn” a soniai 
Paul am dano, 

3\lae yn yr America filoedd o ddynion neu blant chwech neu 
saith mlwydd oed, pa rai a alwant yn Fediums neu gyfryngau, 
trwy ba rai mae’r ysbrydion yn dai'guddio llawer o bethau 
trwy weithredu ar ddwylaw y plant, neu rai mewn oedran, i 
ysgrifenu atebiad i bob cwestiwnau. Er enghraiíft. pe bae nn 
eisieu clywed oddiwrth ei dad neu ei fam, caiff ateb yn union 
trwy y cyfryngau yma fel pe bae ei dad a’i fam yn y fau a’r lle, 
ac maent yn gallu dynwared llaw ysgrifen y meirw yn berflfaitli, 
ac ar rai prydiau yn ymddaugos megys lwmp o dàn o flaen torf 
ac a bregetha am awr neu ychwanegfd dyn! Fe roddir ateb 
am bob peth a ofynir iddynt. a hyny yn gysson iawn ! ! Beth a 
ddaw o’r sectariaid yngwyneb y rhai'n? Diau y twyllant bob 
rhai o honynt oddi eithr iddynt gael eu llcnwi o Ysbryd Duw, 
a chaiflí' cannoedd o honynt eu llanw o ysbrydion aflan. a phwy 
a wna en bwrw allan? Ki fydd a rrnelo y Saint ä’r cyfry w, — y 
raaent yn eiddo y diafol yn gyfreithlon. 

Wel, dyma ywfy nhystiolaeth mai gwaith Duw sydd genym 
mewn llaw, — mae hon yw goruchwyliacth cyflawndcr yr am- 
seroedd,— mae genym ni mae’r Efengyl a ddichon acliub ac nid 
gan neb arall,— mai Joseph Smith yw y Prophwyd inwyaf a fu 
erioed ar y ddaear ond Mab Duw ei hun, ac yr ây nef a’r ddaear 
heibio cyn y palla y dystiolaeth yma. 

Mae Ysbryd Duw yn dywedyd, digon bellach, os na chred- 
wch i hyn, ni chredwch chwaitli pe cyfodai un oddiwrth y 
meirw. 

Yr wyf yn un sydd yn didwyll garu gweled pawb yn Kheyr- 
nas Iesa. 

Eich hen gyfaiil, 

John Paüry. 


604 


CDUOP.N 3E!ON. 


EFFEITHIAU TYBACO. 

[PaihaJ o tlnil. 3S7-] 

.Fe adrorìilwyd gan Dr. llaoh, yr adfydid Syr John Pringle gan 
grynfeydd yn ei ddwylaw, ac yr anraharwyd ei gof gan yr 
arferiad o gymraeryd trewlwch i’w ffroenau ; ond trwy adael yr 
arferiad ar gais Dr. FranUlin, adferwyd galiuoedd ei gof a 
defnyddioldeb ei ddwylaw yrunrhyw araser. 

Diifyg penderfyniad, cyfnewidiad rneddwl, ac nnfoddlon- 
rwydd i ddilyn galwadau cyífredin bywyd, oll yn arwyddo ar- 
nhrefniad gewynol, ydynt argoelion a ganfyddir yn mynych 
ganlyn arfer tybaco. 

I uetjicch,— Clefyd y Ddueg, tarthiad, neu bruddglwyf, sydd 
afiechyd tra neillduol. Ceir yn ein gwlad ni, fe ddichon, o fyg- 
wyr a clinowyr sefydlog tybaco, fwy nifer o rai pruddglwyfus 
nag yn nn wlad arall trwy y byd. Achoswyd i lawerclefyd o’r 
natur hyn i raddau mawr gan tybaco. Profir hyn trwy beidiad 
y pruddglwyf pan beidir arfer tybaco. Afieohyd neillduol yw, 
a pherthyn yn fwyaf priodol i’r dosparth o afiechyd gewynol. 

Addefaf fod acliosion pruddglwyfau yn niferoedd. Unrhyw 
Ijeth a dueddo yn gryf i at d ac anhwyluso yr iechyd cytfredin 
a all ddwyn yr afiechyd hwn oddiamgylch. Gormod meithrin- 
doil, gwirod, tê a chofiì, cam-arfer physygwriaeth, diogi, arfer- 
ion penrhydd, afradlonrwydd o bob rliyw fath, cadw oriau 
hwyrion afreolaidd, darllen newyddion lyfrynau galar, gorraod 
llafur cortf neu feddwl, a llawer o arary wiol achosion a allant 
gynnorthwyo mewn dwyn pruddglwyf. Yr oll gan liyny a 
ddywedaf am dybaco fel yr achos o'r clwyf yma yw hyn. Fe 
ddichon tybaco, gan ei fod yn un o’r suredd gwenwynig galln- 
ocaf a marwol a wyddir am dano, os ei arferir yn feunyddiol, 
ac i’r fath faint ag i ddrysu y cyfansoddiad gewyr.ol, a thrwy 
hyny yr iechyd cyffredin, a all, a gwna yn fynych, ddyfod jn 
un achos o’r afiechyd mwyaf cythry'blus ac anwelladwy hwnw. 
Ond nis gall tybaco, nac unrhyw nwydd arall, fod yn wahan- 
redol i’r afiechyd liwn. 

Llewygfeydd , neu y famirst, sydd o nwyd gewynol arbenigol, 
a gellir ei grybwyll hefyd yn un o effeithiau tybaco. Er fod 
jlewygfeydd yn ei ystyr wreiddiol yn nwyd a berthyn i’r rhyw 
fenywaidd wrthi ei hunan, nid anfynych ei canfyddir yu ei 



UDGORN SEION. 


605 

holl agweddau dadguddiol ) r n y rhy w arall. Fel y mae yn liys- 
bys, raynych yr achosa y pang o chwerthin a llefain bob yn ail : 
ac ar yr un arnser ymddengys y goildefydd gresynus fmt » 
p'ielen droin ar ei arfied, yr hon a gyfyd at y cylla, brou, a 
gwar, yn dwyn ar yr un araser deimlad o lindagiad. Y raae 
weithiau anymwybodolrwydd a chryniadau. Aehosir hyn 
ynte, ag yntau yn ddolur gewynol, yn benodol weithiau gau 
arferiad o'r tybaco. Dealler, modd bynag, fy raod yn caniatâu 
fod llawer o achosion y farawst lle nad oes gan y cyffyr ddim i 
wneyd yn y peth, am nad arferwyd erioed. Yr oü a liawlir 
yw, fod tybaco yn un o’r Ilawer achosion i ddwyn yr af.ectiyd 
neiilduol hwn. 

Mewn rliai parthau o’r byd lle yr arfer menywod lawer o 
dybaco, canfyddir y farawst neu lewygfeydd, yr liwn syild yn 
aflechyd gewynol, yn dra ehyífredin. Dylid sylwi, modd 
bynag, fel Saith gyíFredin, Fod y personau hyny a art’erant dy- 
baco, yn arfer hefyd ei gydry wiogaetlioi enyniadau, tê a choffi, 
un neu y ddau, fel mae y nwyddau, a’r naiil neu y Unll o hon- 
ynt yn ddigon i achosi yr afiecliyd, yn dwyn bob un ei gyt’ran 
o’r efl’aith a achoswyd. 


UDGOIIN SEIOIn, 

RKU 

gcrcn p Äainî. 


DYDD SADWRY, RHAGFYR 16, 1854. 

Anneiîchiad t Bril’ Ltwtdiiiaeth at y Chnadon, — A 
arddengys y dyddordeb raawr a deiralant yn eu eenadiaetiiau 
hwynt— eu rnawr awydd am lwyddiant toyrnas yr Iesu drwy’r 
byd, ynghyd a phrawfîadau mai drwy ddylanwad grymus Ys- 
bryd y gwirionedd y purir ae y santeiddir eu hufyddion igad- 
wedigaeth ; mor gysurol yw i'r cenadon hyny a beryglant eu 
bywydau i gludo gair y bywyd i genedloedd ty wyll y ddaear, 
i ddeall fod y Llywyddion hyny a lysnafeiddir a piiob cyhudd- 
iadau, ac a geisir wneyd yn ddrwg-weithredwyr aflanaf o. 



€06 


rDGORN SEION. 


bawb, i wyboil meàdir, mai djmion santaidd Duw ydynt drwy 
fiyfiwyniad bendithion y nef ar eu penau mewn atebiad i’w 
gweddiau hwynt. Dyry dychlamiad bywiocaol yr Ysbryd a 
ddilyna yr ohebiaeth hon, yngliyd ag ysgrifau ereill ein parchus 
Ijywyddiacth gyfncrttiiad i eneidiau y rliai a’u lúawn ddeallant 
i ymwroli yn y deirr-waith o sefydlu cyfiawnder ar y ddaear. 

Yr Ymfudiao. — Ar y 24ain o’r mis blaenorol bwyliodd y 
ìlong “ Clara Wheeler” o Liyerpool tua New Orleans â 421 o 
Saint, tua chant o honynt yn Gymru, ar ei bwrdd; bwriadai y 
rtiai hyn ymsefydlu yn ngwalianol orsafon y Saint yn y Taleith- 
iau, nes ennill modd i fy.;ed i Seion. 

Deallwn fod y inbaroîoadau i ymfudo tua Seion yn y gwanwyn 
yn eael eu gwneuthur rnewn amryw Gynnadleddau Cymreig, 
nc er na hysbysir ni yn awr pa bryd y bydd y. cyfnod hwnw, er 
tiyny nid aniser i segura yw, a diau y dalia aml un cyn y 
îiyildo wedi golchi ei ddwylaw oddiwrth ei gyfrifoldeb i'w gyd- 
ddynion. 

Áil goShawn y Saint o'r annogaethau a roddasom iddynt er 
ysamser tiellach i ymbarotoi trwy ddyfynu y cyngìiorion doeth 
caniynol o eiddoy Llywydd F. D. Iticliards drwy y Star, dym- 
unem cu hargraífu ar feddyliau pob Saint, ac liyderwn eu 
gweìed mewn gweithretliad buan ac effeitiiiol liyd nes y bo yr 
holl Gynnadteddau yn rliydd o bob dyledion, ac yn barod i 
gycliwyn adrcf yn rheolaidd pe delai galwad ar un dydd o 
rybudd. Pe delai galwad dirybudd yn awr, hawdd canfod 
v gofiit a fyddai yngwyneb yr anmharodrwydd presennol. ac 
nid ychydig na bychan fyddai y goiled. Y'n y Cyr.ghor cyfeir- 
iedig yn Llundain eglurhawyd drwy’r Y’sbryd y pwysigrwydd 
o gydymffiurfio á’r mcsur.au hyny, a elirefwn ar y Saint Cym- 
reig wneutliur yr oll a allant i gwblhau eu holl ddytediou i'r 
Swyddfaâuo hyn i ddiwedd y flwyddyn os bydd modd. YYrth 
eu ‘dyledion’ awgrymwn yr hyn a werttiwyd ac nid yr hyn a 
feddant ar law, oddieithr eu bod mor garedig a blaen-dalu am 
y rliai liyny, ond am y lleill a ddospartliwyd dytid trosglwyddo 
eu gwertli lle y perthynant yn brydlon. O barthed i’r raân 
draethodau n gylioeddir. ni ddylai y rliai hyny cliwyddo dyted 
unrhyw G.uigen n? pherson. oblegid dylid eu gwerthu i’r bj-d 
a dycbwclyd yr arian am danynt, Ond rhoddwn y dyfyniad 



ODGIÎON SEION. 


fiOT 

rliag- grybw ylledig o flaen ein darllenwyr, yr Iiwn sydd fel y 
eanlyn: — 

Oechreuodd ymfudiad y Saint i’rUnol Daleithiau, ac liyder- 
wn y parlia lieb fiiwr orphwysiad, hyd oni cliesglir y Saint o'r 
gwledydd hyn i dir Seion, 

“ Rhybuddiwn y Saint yn eu mhawr awj-dd ara ymfudo, na 
esgeulusont y dyiedswyddau rhagrwymedig arnynt ynia cyn 
ymadaeì. Y niae yn orchymynedig benòatit ar Fugeiìiaid a 
Llywyddion y Cynnadleddau, i gyflawni yr aihtysgiadau a 
gawsant yn y Cynglior Cyffredinoi a gynnaliwyd yn Llundain, 
Mehefin diweddaf, n:e«’n perthynasi gael gan y Cynnadleddau 
i daln eu dyledion, a rhyddhau eu hunain o bob beicliiau. Ki 
ddechreu i yr ymf'udiad i’r parthau gogloddol or Taìeithiau ain 
amryw wytimosau. Caniatà y cyfamser liyn gyfleusdra rhag- 
orol i’r Cynnadleddau nad yilynt wedi talu aiu eu llyfrau a'u 
Stars, eu hystafellocdJ, &e., i wneyd hyny, fel pan ddechreuo 
ymfudiad etto y gall y rhai sydd yn barod yniadaei â c!ir;l- 
wybod dda ganddynt imd ydynt yn gadael haicli ar ereill a 
ddylasent gario eu hunain 

Hyderwn woled miloodd o Saint yn ymfudo yn ystod y 
flwyddyn ddyfoiîol, eithr ni ddysgwyiiwn un lleihâd yn y 
gwaith yma o herwydd hyny, a riiybuddiwn yr Hemiriaid 
Jjlywyddol na adawont i’r ymfudind i fod yn aehiysur i fyrhau 
unrhyw fosur gweitlirediadol a gynüur.iwyd, ond yn hytrach 
eofìer fod yn rîiaid i’r gwaith yma bnrh.au i gynnyddu hyd nos 
cyflawni amcan ei anfoniad. Iíyderwn y deffroa vr ymgasgliad 
y gweddill o’r Suint i weithreiiiad bywiocacli o ffydd a gweith- 
rodoedd da, aci fod yn dystioiaeth ychwanegol i’r hyd, yr hyn 
n duedda i ail gyiihyrfn y gwaith o’r newydd mewn amryw 
finau. Gan hyny, dywedwn wrth y hrodyr yn yr Offeiriad- 
aeth, rhoddwch rydd weithrediad i gyfarwyddiadau yr Ysbryd 
Glân yn y materion hyn, ac ymehanged eich ineddylinu yn 
gyfartal i gynnyddianî maintioii a gallu y deyrnas hon, a 
gwcithiwcli yn ol y gyíraith gynnyddol a’i Jlywodraetha.” 


Y Degwm. — Dichon ein bnd wedi esgeuluso gormod i aiw 
sylw at y testun pwysig liwn. drwy gymmeryd yn ganiatâoî 
fod pawb yn deall eu dyledswyddau, ond dymunwn sylw ac 
ystyriaeth y Saint Cymreig at y ddysgeidiaeth ganlynol o eiddo 



L'DGORN SEIOS. 


<>08 

>ìin Llywyiid F. D. Riehards, — “ Hyn yw cyfraith fanwl y 
Des;wm, sef i roddi yn nghyntnf y ddegfed ran o’cli heiddo. ac o 
hyny allan y ddegfed o’ch cynnydd. Mae y gyfraith lion mewn 
cyflawn weitlirediad yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ae yn 
mliellacli daeth amryw Saint yn mlaen yn ganmoladwy mewii 
ufydd-dod i’r addysgiadau a roddwyd yn Nghymmanfa Gyff- 
rcdinol Ebrill diw'eddaf. ae a gyssegrasant eu hunaiu, eu gwrag- 
edil, eu plant, eu lieiddo, mevrn gair eu holl. i adeiladaeth 
íeyrnas Dduw. Teilynga y ffyddlondeb canmoladwy hyn yn 
aehos Seion gael ei efelyehu gan y Saint Prydeinig, a diau 
genyin y teiinla y mwyrif o honynt yshryd gwresog i gydym- 
ffurfio ag ymddygiad eu brodyr a’n chwiorydd yn y gorllewin. 
Am hyny, defnyddíwn yr adeg bresemiol i adgoffa yr lioll Saint 
a ddysgwyliant wrthym am gynghor, rnai dyledswydd pawb 
sydd a modd y w i ddegymu eu hunain. Wrth y Saint ymfuiol 
a feddant fwy na digon o foild i’w cludo i’w lleíÿdd bwriadol, 
>>a un ai i St. Louis, Fhiladelphia, Caerefrog Newydd, Cinein- 
natti, neu unrhyw le arall yn yr Ur.ol Daleithiau, neu i’r myn- 
yddau, dywedwn mai eu dyledswydd arbenig yw degymu eu 
hunain o’u meddiaunau cyn y cyehwynont o’r tiroedd hyn.” 


< 'rjmmcmfa Sir Fjiint, — A gynnaliwyd yn Neuadd y Saint 
Brynbo, Tach. 12fed, pryd y cynnrychiolwyd 5 Cangen, yn 
cynnwys 19 Henurìad, 5 Ofteiriad, 5 Athraw, 8 Diacon. 2 wedi 
eu bédyddio, a’r oìl yn 112, mewn teimladau daionus ae hyder- 
us mewn argoelion eynnyddol. Cafwyd gwrandawiad astud 
yn ystod y dydd i bregethaa dyddorol gan y Bugail Purry, y 
Llywydd Davies, nc amryw Heutiriaid ereili, y rhai a fwyn- 
haent nerth Ysbryd yr efengyl yn helaeth. 

Mwynhaodd pawb eu hunain yn rhyfeddol o dda drwy y 
Gymmanfa, undeb liollol yu mliob peth, ac awydd am lwydd- 
iant yr eféngyl. 

L. Davies, Llywydd, 

Joíî. Ei.lis, Ysgrifendd. 


Sir Ddinbych.— Cynnaliwyd y Gymmanfa hon yn Newmarket, 
Tach. 19eg, pryd y cynnrychiolwyd 5 Cangen, 17 Henuriad, 6 
Offeiriad, 5 Athraw, 2 Ddiacon, 5 wedi eu derbyn trwy lythyr 
a 6 wedi symud, 2 wedi eu bedyddio, a’r cyfan yn 119. 



UDGORN S1 ÌON. <)09 

Dangoswyd trwy Lleidlais unfrydol y swyddogion a’r Saint, 
gymmeradwyaetli i awdurdodau yr Egiwys yn Seion, yn 
Lloegr, ac yn Nghymru. Cafwydaddysgiadaubuddiol a dydd- 
orol gan y Bugai' John Parry. Tystiolaethodd amryw o’r 
Henuriaid gwyddfodol i’r gwrandawwyr lliosog a difrifol; yn 
eofn a chynnwysfawr yr eglurhasant egwyddorion yr efengyl 
hon am y deyrnas. 

f. Parby, Liywydd, 

W. Jonus, Ysgrifenydd. 


D^fì'n/n Conwy — Cynnaliwyd y Gymmanfa hon rn Llanrwst, 
ar y 26ain o Tach., pryd y cynrychiolwyd 6 Cangen. 20 Hen- 
uriad, 7 OfFeiriad, 5 Atbraw, 4 Hiacon, 4 wedi eu bedyddio, a’r 
eyfan yn 98. 

Apwyntiwyd William Lewis i Iywyddti Cangen Caernarvon, 
a John Eliis i iywyddu Cangen Llanddoged. Penderfynwyd 
dal i fyny mewn flydd. ymddiried. a gweddiau, holl awdurdodau 
yr Eglwys. 

Pendcrfynwyd i wueutliur ymdrechiadau adnewyddol er 
rhyddhau dyledion y llyfrau. 

Cafwyd cyfarfodydd melysuidd, a cliyngliorion, addysgiadau, 
a phregethau gan y Llywj'dd, a’r Bugail J. Parry, ac ereill, a 
meddyliera wrth yr nrwyddion arddangosiadol fod pawb wrth 
eu bodd. 

R. Rdbbrts, Llywydd, 

W. Ysgrifeuydd. 


HANES Y SAIXT YN RIîYFEL SEBASTOPOL. 
(AUan o'r “ Millenial Star.”_) 

Malta Florianna, 55, Sírada Mercato, 
Hyd. 1 5, 185 !. 

Anwtl Frawd Richarub. — Wedi derbyn sypyn o lythyrau 
oddiwrtli y ddwy Gangen o’r Eglwys hon ag ydynt yn y dwyr- 
ain, sef y “ Gangen Nofìadoi," a “ Changen y Byddinoedd Tir- 
iogaethol.” a chan fod eu cyimwysiad yn iled ddyddorol, mi a 
ddanlonaf i cliwi y prif nodiadau, oddiwrth ba rai y canfydd- 
weh tra y mae rhyfel a’i dychryniadan dilynol yn rliuo, Ibd yi 



UDOOHN S’ilOH. 


610 

efengyl o hyil yn llwyddo trwy offerynoliaeth y brodyr hyrt,- 
Am drugareddau Duw yn cadw y brodyr hyn, ac yn chwanegu 
at eu rhifedi, teimlwn i da!u iddo Ef ein moliant o’n calonau, ac 
i alw ar bawb Saint i wneyd yr un modd, ac i gyd- weddio um 
eu diogelwch a’u llwyddiant parhaus. 

Trirr lythyr oddiwrth yr Henuriad H. Kussel. dyddiedig 
Mudi Ä2. peilair milltir arddeg o Seba stopol, dealîaf yr ymladd- 
wyil brwydr mewu tie a elwir yr Alma (2000 weùi eu lladd) yn 
mha un yr ymladdodd rbni o’n brodyr, eithr ni chafodd un o 
houynt hyd y nod ci glwyfo. Bedyddiodd yr Henuriad West o 
gatrau'd y 93rd (Highlanders) un. Trwy lythyron ereill yr 
wyf yn deall am fedydd dau arall, u dysgwylid amryw i’r Eg- 
Iwys mor gynted r.g yr elent i’w gauafol arosfan. 

Oddiwrth yr Otí’eiriad S. Ballard (Iiîfle Brignde), deallaf iddo 
gaeì ei waho.id gan ryw Pethodistiaid i lywyddu droseu cyfar- 
fodydd. Derbyniodd y gwahoddiad hyn, eithr wedi argyhoeddi 
un o honynt o wirionedd y gwaith, dadgyssylltodd y lleill, ac ni 
chyfarfyddant hyd y nod gyda eu gilyrìd mwyach. Parhà yr un 
hwnw i chwilio i’r gwaith gyda mwy-fwy o foddlonrwydd, a 
dỳggwyliwn y bedyddir ef ac un arall arfyr. Crrìa y brawd 
Ballard uryn gynhwrf yn y Eijle brirjade. Cyfarfydda ef ac un 
brawd Paul, o’r lioi/al Su/r/iers, bron bob nos i weddio Duw i’w 
harwain at y gonest galon. Os llwyddä y gwaith yn y rhan 
iiono o’r fyddin, gall ymestyn oddiyno i un araìl, ac yn y blaen. 
Tn bresennol ni fedyddiwyd ond ir.ewn un rhan. 

Y mae gan yr Henuriad A. ì.îowns, o’r Oangen Nofiadol, 
ddau ddyn yn barod i’w bedyddio y cyfleu cyntaf a gaffont. 
Danfonodd oitler i mi am lyfrau, &c. Yr oedd holl frodyr y 
Gangen hono, a Chnngen y milwyr mewc sefyllfa dda. Bu 
marwolaeth ofoadwy drwy y Cholera yn y fyddin a’r llynges. 
Yr oedd cant a htimter o farwolaetliau wedi digwydd ar fwrdd 
y Brittania. 

Gallaf ddweyd dros y Gangea yn Malta ein hod mewn undeb 
ac yn Uawenltau yn y gwaith. Er fod y Cholera wedi rhuo ar 
bob llaw, a chyinmcryd llawcr ymaitlî, otto ni chaniatawyd iddo 
ond ymweliad byr ù. ni, gan y profodd yr ordiuhad o eneinnio 
ynghyd â bendith Duw, yn eff’eithiol, mewn amrantiad, am yr 
byn y teimlwn i tbii Duw bobtro y meddyliwn am hyny. 

Nis gallaf ysgr : aau r.m un gweithrediadau mawrion ar y 



ÜDGOliN SBIOS. 


Cll 


gcnadiaetli hon, eanys treuliwyd rhan íawr o’m 'uamser mewn 
dyoddsf, nid gwneutliur. Yr wyf wedi bod yn afiacli yu ol ac 
yn mlaen erys tua mis yn awr, er gwaethaf pob petli. Cyí'rifaí 
ei ddeclireuad i niwed a gefais yn nghylchoedd y galon, yr 
hwn a achoswyd wrth blygu i godi rhyw bwysau, canys oddiar 
iiyny dyoddefais guro ofnadwy neu ddychlamiad y galon, dim 
ond sẁn yr hwn a'm rhwystra i gysgu yn y nos. Eithr nid yw 
cynddrwg yn awr, etto cynimeraf dwyniyn bob dau neu dri 
diwrnod, yr hon a ddiwedda mewn chwys trwrn yn y nos. 

Gan nad oes genyf ychwaneg o newyddion i atifon, a braidd 
nerth i roddi yr ychydig linellau hyn at eu gilydd, terfynaf 
gyda’m oariad i chwi eich hun a’ch cynnortliwywyr, a thaer 
erfyniaf atn ran yn eicii gweddiau yn gysson, nid yn unig dros 
y Gangen iion, eithr dros y rhai sydd yn ymladd yn y rhyfcl. 

Yr eiddoch yn Nghyfamniod yr Heddwch, 

J. F. Belc. 

[Mewn llythyr diweddarach hysbysa yr Henuriad Beil ni, ei 
fod trwy fendith Duw r wedi liwyr ia.châu. — Gol. y Star . ] 


CARIAD BRAWDOL. 

I’ r Llywydd, gyda’ch cenad, 
Mi roddaf i chwi g-aniad, 

A dyna’r testun ar ei liyd, 

A fÿdd i gyd yn gariad. 
Egw'yddor dda rngorol 
Yn wir yw cariad brawdol, 
Nid oes i’r ddaear hou, 

Yr uu mor llon a siriol. 

Gorch’mynodd Iesu tirion, 

I w Seintiau o un gaíon, 

“ 0 cerwcli chwi fel cerais i,” 
Ac yna i mi’n ddyscyblion. 

Er prawf ein bou yn caru, 
llliaid i ni gyd-weithredu, 

Yn ol addysg gweision Duw, 

I ddyuol ryw ei barchu. 

Y lle mae Cariad Brawdol, 
Sydd hyfryd a dymunol, 

Am liyny frodyr eeisiwn o, 
Bydd yn y fro dragy wyddol. 



612 


UDGOftN SËION. 


Nid ydyw Cariad Brawdoî, 

Yn ddrwg a hunan lesiol ; 

Ond cara arall fel ei huu, 

Ac fe wua hyn wrth reol. 

Anrhydedd pob cymdeithas, 

Cadernid rnawr pob teyrnas, 

Yw Caria'i Brawd — anwyl yw, 

I ddynolryw mae'n addas. 

IJymunaf yn bresennol, 

O! mynwn Gariad Brawdol; 

A’r sawl a gaB'o’r cariad hwn, 
h'e fydd mi wnyii camnol 

Am hyny frodyr liawddgar, 

Tra byddora ar y ddaear, 

0 ceisiwn gariad gan ein Duw, 

Ac felly ’n wiw cawn íí'afr. 

Yn awr mi wnaf ddiweddu, 

Gan armog pawb i garu ; 

Oblegid dyna’r ífordd i’r nef, 

A chydag Ef deyrnasu. 

Tí> -l/nbo. JONATHAN ElLIS. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Amseroedd Cymmanfaoedd y Deheu. - Craffed ein darllenwyí 
ein bod ar ddymuniad taer amryw yn gohirio Cymmanfa 
Jfdwyreiniol Morganwg hyd Bhagfyr 31, a’r Cymmanfaoedd 
dilynol wytlinos yn mhellach. 

(ggf Hyderwn y trefna y Bugail l’arry amseroedd .Cym- 
manfaoedd y Gogledd i ddilyn, yn hytrach na hod ar yr un 
araser â’r rliai deheuoi liyd y bo modd. 

Derbybiadau am I.YFRAr o Tach. 29 nm Biiag. 8. — 
Isaac Jones, £1 ; E. Middleton, £3 lOs. 


CYNNWYSIAD. rll „ 

Atinercliiad y Btif LywyiMiatth yn Seitm ai y Cenariou o I.lali 5S7 

Uythyr « üiri»äiaftii U t ;« li 60t» 

Efteitliian Tybaco 60-î 

(j»lygvo«iiaeih— Anneichiad y Brif Lywyililiaeth yu Seion ai y Ceuadori 

0 " Utah — Ymfudiail -V iH-üwm — Cymmanfaoedd 605 

Haues > Saint yn Rhyfel Sehastopol 60'J 

Cai iad 1 

Amrywiaethau, &c 


ABERTA W Y : 

ARUHAfr WYD A CHYMOEDDWYD GAW D. J»NBS. 



UDGORN SEION, 

K tlf 

<#nnt js ^amt. 


Rhif. 39.] RHAGFYR 30, 1854. [Ctf. VII. 


“ MORMONIAETII” YN YR UNOL DALEITHIAU. 

(Allan o'r “ Millannìal Star 

Mae yr amser yn dynesu pan y bydd yn rhaid i deyrnas Dduw 
\ nisefydlu yn f - .vy amlwg ynghanoî y ddaear, ac i ddynion 
ddechreu gweled, proíi . a theimlo ei bod hi yn wir yu deyrnas i 
bob bwriad a dyben. íod ei Hywodraethwyr yn arweinodig gan 
ddadguddiadau y nef, a bod ganddi restr o gyfreithiau sefydledig 
ar egwyddorion gwirionedd tragywyddol. Ithaid i'r galîu sydd 
er gweinyddû y cyfreithiau hyn i gynyddu, ergwaethaf Uygred- 
igaethau dynion a gwrthwynebiadau galluoedd y tywyllwch. 

Ryddai yn dda i’n gelynion pe y dysgent, trẃy brofiad, y 
ddoethineb o'n gadael yn llonydd. Danghosa ein hanes blaenorol 
yn sicr nad yw erlidigaeth ond wedi cynnyddu ein gryrn a’n 
dylanwad. ac yn eofn haerwn i’r byd mai felly y parha yn yr 
amser dyfodol. 

Erfymwn erlidigaeth, gan wyhod y gwrthwyneba galluoedd 
drygionus waith yr adenedigaeth. Dywed Crist mai angenrhaid 
yw dyfod rhwystrau, eithr gwae y rhai hyny trwy 'ba rai y 
deuant. Fe! pobl, nid oes genym ddim i ofni rhag erlidigaeth 
canys gwyddom yn sicr yr adeilada ni, tra y terfyna yn 
nghwymp ein gelynion. 

O sefydliadan bychain yn Misscuri cynnyddasom yn Ddinas 
fawr a threfnus, a meddem y mantoliad boliticaidd swydd gyfan 
yn lilinois. Wedi ein gyriad ailan oddiyno i’r anialwch, cil- 
’.asom , -adamfanau y Jíynyddoedd Creiglyd, lle yn unig y 

[PlìlS ì(/. 



614 


nilöOEN SEION. 


galleni fwynliau y rhyddid a wrthodwyd i ni gan O.'feiriaiá 
ariangar, llywodraethwyr ilygredig, a phobl liaiogedig. Yno, 
trwy fendithion yr Mollalluog, pianasom eginin Aiuherodraeth 
ddyfodol. Y mae yno Diriogaeth o gorffoliad da, yn eyfodi i 
fod yn bwysig yn nghlorian dylanwad politicaidd. Y mae y 
trigolion yn egnioi, nerthol, ac yn gynnefin à chaleiii a 
pherygl. Y maent liyd yn hyn wedi amddiffyn eu liunain yn 
erbj’ii eu gelynion, ac wedi bod yn ddigon galluog i gynnai 
gweinidogaeth eu llywodraeth eu hunain, gan na dderbyniasant 
ond ychydig gynnorthwy gan yr Unol Daieithiau. 

Os felly yr arddangosasant nodweddau dynoliaeth yn eu 
habandod boreuaf, beth fydd canlyniad blynyddoedd mwy 
profiadol? Pa beth fydd gorcliestion cawraidd y gallu hwnw 
aydd yn cynnyddu ya gyflymach po fwyaf ei gwrtliwynebir? 
Gadawn i’r dyfodol amlygu y gofyniadau hyn, ac i'n gelynion 
eu hateb os gaüant. Gwyddoin mai eiddo yr Arglwydd yw y 
deyruas, y eynuydda hi tra y darfydda teyrnasoedd ereill, ac y 
terfyna pob ymdrech o eiddo eu gelynion i’w rhwystro yn eu 
ewymp eu hunaiu. I'r !íos a gloddiant i'r Saint y syrtliiant eu 
liunain, a. dyrchafa egwyddorion gwirionedd yn fuddugoliaethus 
dros bob gwrîhwynebiad. 

Dysgwyìiasom gyda dyddordeb mawr er's blynydd.au am y 
diweddglo agoshâol yn yr Uuol Daleithiau o barthed i'n pob! 
a’n ìiathrawiaethau ni, ac y mae wedi bod yn destun dyddorol 
sr aelwydydd cannoedd o deuluoedd Mormonaidd” er’s amser 
maith. Y mse y cymmylau bygythiawl a ymddanghosant i 
olygon pwlion oynbenwyr poiiticaidd a goiygyddion llygredig, 
fel pe y» ymgasgîu yn unig uwchhen Utali yn oriawn o dyng- 
hed ddyibdol yr Undeb Americanaidd. 

Y' mae eryr rhyddid eisòes yn cwiiwfan uwch cartrefleoedd 
y gorthrymedigion yn Nyfifrynoedd y Mynyddoedd. Y mae 
yshryd rhyddid yn ymadael oddiwrtìi y bobioedd American- 
aidd. Y' mae godrau y geuedl wedi ei riiuddo gan waed 
gwirion. Un ymgais etto gan y llywodraeth at efelychu 
gweithredoedd yegeler Missouri ac Illioois, a bydd eu gogoniant 
wedi ymadael. Y Gogledd a’r Deheu a gyfodaut yn erbyn eu 
gilydd, talaeth yn erhyn talaetb, eymmydog yn erbyn cym- 
Tny.lnçr, eu heddwch a gymmerir ymaith, a rhyfel, difrodaeth, 
a aalar.astra a • n.'.c itieiiant drwy ei holl ororau. 


UDGOKN SEION. 


61.5 

Nii'l y presennol yw yr unig ddwys gyfwng a ddysgwyliwn 
ni. Gyda buandra cyfodant yn ddilynol; canys teyrnasoedd y 
byd hwn a ruthrant yn erbyn teyrnas Dduw a’r galluoedd 
by wyd. Rliaid proü eu grynr gwrth gyferbyniol yn y brwydrau 
raawrion ag ydynt i enniìl y ddaear odditan ly wodraeth Satan. 

Tra y gwledda ein gelynion eu gwanc gwaedlyd ar ein dye- 
tryw a hir ddysgwyliwyd, edrychwn ni yn dawel ar yr ystorm- 
ydd agoshâol gan wybod eu bod yn olynol yn rhagflaenu dydd 
mwy gogoneddus i bawb a arosant yn lfyddlon yn aclios y 
gwirionedd. 


P A FODD I GYNNORTHWYO HENURIAID AE GEN 
ADIAETHAU TRAMOR. 

(Allan o’r “ Star.”) 

Yn y Cynglior Cyffredinol a gynnaliwyd yn Llur.dain yn mis 
Me'nefin diweddaf, cynnygiasom fabwysiadu rhyw gynllun 
amgen er eynnorthwyo eiu brodyr yn y weinidogaeth, a allant 
fod yn ilafurio o dan amgylchiadau cyfyng, nâ’udanfon i blith y 
Cynnadleddau i bregethu a chasglu modd. Teimlwn mai amser 
manteisiol yw yn awr er gosod y pwnc hwn gerbron y Saint 
mewn dull ag y caifi' pawb gyfleusdra i gyfranu at yr amcan 
canmoladwy a puwysig hwn, yn lle ei osod gan mwyaf ar y 
Cynnadleddau mwyaf cjfleus a chyrhaeddadwy. 

Mae y ddyledswydd 0 bregetliu yr Efengyl trwy ymdrech 
iiersonol, aco gyfranu modd i gyflawni hyny.yn rhwymedig ar 
bawb Saint cyn gynted ag eu gwneir eu hunain yn gyfranog- 
ion o r gcleuni gogoneddus o’r nefoedd. Defnyddio ein medd- 
iannau er liedaeuiad yr Efengyl sydd fel taflu ein bara ar y 
<ìyfroedd, y rhai a ddychwelant atom yn mhen dyddiau lawer 
wedi cynnyddu ar eu caufed. 

Ymwela Henuriaid à ni yn achlusuroi o genadiaethau ar y 
Cyfandìr, mewn anghen, wedi eu gwanychu gan noethni, 
eisieu, ac erlidigaeth, ac a ddylent gael amgeledd a chynorthwy ; 
ac weithiau y mae Henuriaid ar eu ffbrdd i faesydd llafur ereill 
yn tirio yma, ac yn gofyn cynnorthwy i gwblhau eu taith. 
Y'mddibyna ar Saint y wlad hon i gynnortliwyo y cyfryw, fel 
na rwystrer giraith yr Arglwydd gan eisieu y cynnorthwyadau- 
gofynol. 



Sljÿ 


EDGOJÎN SEION. 


Cj’nnygiwn, gan hyny, fod i’r Saint tlrwy’r Ynysoedd Pryá- 
einig o dan gyfarwyddyd eu Bugeiliaid a’u Llywyddion, wneyd 
casgliadau anymddibynol i’r dyben hyn j’n nnig. Bydded i’r 
rhai ffyddlon o bobl Dduw, ynte, gyssegru eu helaethrwydd yn 
ystod y gwyliau dyfodol gyda chyfraniad unfrydol a chj'd-ym- 
dreeliol i’r dyben hyny. Yn Dghanol gwledda a llawenhau, nac 
anghofiweli ìafurwyr anghenog y winllan. Bhoddwch gyda 
Uaw agored a chalon haelionus, gau gyssegru y moddion i’r 
Arglwydd, a gofynwch iddo Ef ei fendithio er iledaeniad ei 
waith ao iaeliawdwriaeth eneidiau. Yua bydd eich gorfoledd 
yn Nuw, a bydd ei wenau bendlgedig Ef arnoch. Gweled y 
Bugeiliad a’r Llywyddion fod yn dda i anfon i ni y casgliadau 
a godir felly, ac ymdrechwn ninn.iu eu defnyddio i’r dyben 
bwriadol gyda’r cynniideb a’r ddocíhineb a rodda ÿr Ar- 
glwydd i ni. F. D. Richards. 

A jiíieitliwyd «an Wm. Iwnie. 


[Gyda pbleser y gaîwn sylw a chydweitlirediad Llywyddion 
y Cynnadieddau Cymreig at y cais ucliod ; a cliredwn fod eo. 
profiadau ynghyd a’r 1 shryd sydd ynddynt yn dangos iddynt 
anglien a defnyddioldeb y mesur hwn lieb i ni ynihelaethu. omi 
ein dysgwyliad am eu cyfraniadau haeiionus i’n cyrhaedd mnr 
gynted y bo yn gyíîeus gauddynt.— Gol. yk UdgoiìA'.] 


17 1) G' 0 R N S E 1 0 N, 

V £aí»t. 

DYDD SADWRN, RIIAGFYR 30, 1354. 

Y Fuwyddys FiA'itroi,.— We!e freiohiau tragywyddol wedi 
eiu cludo ni .oll inewn mynwes Dadcl drwy faith a dyrus' 
bererindod blwjddy; arrdi, yr hon ynahyd â chyfrol arall o’î 
helyntion yn EoG'mn Si-.íos sydd bron a dirwyn i fcen; cyn 
sèngu ar drotliwy y dtlyŵiòi'l. gwnawn droi ar ein sodlau a 
shyjnmcrwn ryüdrcin ar 1 y ’ yi ni ddjchw ;I Ijtli yn ol. * 



DDGOEN snioa. 


617 


pha heth a welwn ? Ki a welwn ysbryd rliyfel raegys ar farcb 
coch yn carlamu drwy deyrnasoedd y byd, ac yn sarnu ei 
gedyrn i'r ddaear yn lluoedd ; gwelwn wrth ei sodl iu farch 
gwelw-lás a’i farchogion yn hau clefydau, plâ a heintiau, ar y 
ddê a’r aswy; ac o’u liol clywir, yn yr awel orllewinol, wehyriad 
y march du, yr hwn. tan ei garnau, a ddifroda gnydau ein 
daear! Gwelwn, fe welwn yn y mynedol, ymadawiad heddwch 
o’r byd, y “ drygionus yn lladd y drygionus,” a’r ddarfodedig- 
aetli a benododd yr Arglwydd i fod ar yr holl ddaear i’w 
gwneuthur hi n wâg o drigolion, yneael ei gyflawni gyda 
buandra angbydmarol. Mewn gwrth-gyferbyniad i’r olygfa 
alarns, gwel y llygad-craffgynnyddiad “T garreg a dorwycl o’r 
mynydd,” teyrnas y Duw hwnw a d iarostynga bob teymfrad- 
wriaeth, ac a sefydla deyrnasiad o gy flawnder a bedd yn mhlith 
y pur o galon ar eu dadfeilindau hwynt; gyda gorfoledd 
gwelwn y fraich Hollalluog yn cael ei dynoethi yn llwyddiant 
a chadernid Seion, a gwelwn arswyd ei dwyfoldeb hi eisoes yn 
gwelwi wynebau cedyrn byd, a phurdeb ei chyfreithiau yn 
arswydo rhai drygionus y ddaear, ac yn liawenbau calonau 
plant Duw. 

Sylldrem ar gynnwysiad ein cyfrol olaf hon a fíurfia destun 
ilawenydd i’r rhai a ddysgwyliaot ddyfodiad y “Priodfab,” 
drwy fod arvcydd'ion yr amserau enbyd liyn a gofrestra yn 
rhagredegwyr iddo Ef, ac yn annogaethol iddynt hwythau i 
“ ddyrchafu eu penau fod amser eu hymwared yn agosâu;” a 
ffurfia annogaeth gref i’r rhai a feddant yr Offeiriadaeth 
ddwyfol. — y gallu achubol, i ymwroli i ledaenu egwyddorion 
bywyd a lieddwch yn mblith yr ychydig onestion a chwen- 
nychant h.yny. 

Anwyl Saint, gan mai nyni yw goleuni y byd, trwsiwn ein 
lampau, adysgwn wersi i’w cyflawni yn y dyfodol wrth edrycli 
ar fiaeleddau y flwyddyn fynedol; nid wrth edrych ar eiddo 
ereill gymmaint, eithr drych fo y mynedol i bob un weled ei 
wendidau ei hun, a’i bleser fo ei gwella. I’r sawl a all syllu yn 
dawel a chydwyhodol ar ei hanes ei hun yn y flwyddyn hon ei 
fod wedi gwneuthur yr otl a allodd er lleshâd ei gyd ddynion a 
gogoneddu Duw, y mae iddo bleser mawr o’i fFyddlondeb; ac 
i’r sawl a fethodd boed yr arholiad hwn yn gyfnod diwygiad a 
ddug y cyfíelyb lawenydd iddo yntau; felly, darparwn oll s 



UDUOltS SEION. 


'ölS 

rüclJi eiu eyfrif olai' i fyny yn llawen i bwyswryr ysbrycioeàii 
a gwybydciwr ein calonau. 

Cymhellwn eìn derbynwyr i werthfawrogi y gyfrol hon o 
herwycid y ddyigeidiaeth a’r haneayddiaeth a gynnwys o Seion, 
yngiiytl ag o iierwydd deíhyddioldeb y gohebiaethau a’r new- 
yddicm cartrefol a gynnwys; a diaci y bydd ymholi gan ein 
heppil am y pethau hyn pan y bydd y catnpwyr sydd ar 
eliwareuiawr ein teyrnas yn bresennoi wedi myned tu draw 
i’r iien. 

Teimlwn lileser annhraethol J'n cyd-Iafurio a’n brodyr 
flyddlon yn y winllan Gymreig, a diolchwn iddynt ac i’n Duw 
un lx> b nrgoidion a gawn o'u diwydrwydd a’u ’lwyddiant. 
Dywenydd genym allu syllu yn ol ar sefyllfa heddychol gyff 
redinul, ac ar iaclius gyflwr yr eglwys drwy yr holl Gynnad- 
leddau, ac yr ydym yn mawr lawenhau yn nghynnyddiad ffydd 
y Suint i gredu y dirgeledigaethau nefolaidd a ddysgwyd i ni 
eleni ; dysgwyliwn weithredoedd mswreddog yn ffeitliiau mwy 
profadwy etto yn y dyfodol o eu bod yn cynnyddu ar gynnydd 
Duw. Yn mlaen, i/u mlacn t'yddo ein harwyddair ni oll, fel 
milwyr gìew yn myddin ein lîrenin, a nyni yn gwybod mai ein 
braiut y w darparu ei tfordd i’w deyrnas ogoneddns. Hyn ydyw 
îaeraf ddymuniad, ochaf, blaenaf, a* eleni, olaf iais eich 

Gol. 


DYFYYIAD 0 LYTHYH Y CHWAER JONES. 

Ak ddymuniad amryw lieblaw ein hanwyl briod, dyfynwn a 
ganlyn o’i llytliyr, dyd'iiedig, D. Ll. II. Mawr, yu Medi diw- 
eddaf : — 

“ Yr wyf fi a’eh plant bychain yn fyw ac yn iach o ddaioni 
ein Tad nefol, ac yn ymgysuro ein goreu yu ein hamddifad- 
rwydd o’ch cysuron a’ch cwmniaetli dan yr ystyriaeth o fod 
ein liaberth yn gymmeradwy gan ein Duw, er mwyn teyrnas 
yr hwn yr ydych wedi ein gadael, a myned braidd drwch y 
ddaear oddiwrthym. Teimlaf fi yu foddhaol i drefniad yr Ar- 
glwydd i chwi ei wasanaethu Ef a’i w'aith yna yn hytrach na 
ein cysuro ni yma ; etto, nid gwiw i mi ddweyd nad yw fy 
meddwl yn dianc yn mlaen i bortreadu golygfeydd eich dych- 



UDGORN SEIOR. 


61 C' 


neliad. Dywed Claudia facli wrth y plant fod ei thad wedi 
myned i Gymru i ymofyn y Saint adref. Am yrhosyn bach 
arall, nid yw yn dweyd nernawr etto, ond yn parablu am yr 
uchaf a’i chwaer fach enw' y “ dada" na chafodd erioed y fraint. 
o’i weled ; mae Ef yr un ddelw ac enw a’n Dan bach a foddodd 
cyn eich ymadawiad oddiyma. Byddwch siwr a thalu dìolch 
droswyf o tralon i’r chwiorydd anwyl a anfonasant yr anrlieg 
o ddillad Cynrru i mi a’m plant bach; macnt o well defnydd na 
dim a brynir yraa; talaf eu caredigrwydd yn ol pan y delont 
hwytiiau yma, hyd y gallaf, dywedwch. 

Mae llawer o’r Saint wedi cyrliaedd yma, ac amryw Gymru 
yn nihlith ereill. mae r gweddill o'r ymfudwyr yn dyfod yn 
llwyddiannus meddir. Dangosir caredigrwydd cyffredinol i 
fyned â gweiideu i gyfarfod y rliai olaf. Un o brif wleddoedd y 
Saiut yma yw y dysgedigaethau a geir yn y Tabernacl ar y 
Suliau gan ein Llywyddion ac ereill ; cawn ryw oleuni adnew- 
yddol yn barhaus ar bwysigrwydd a mawrcdd gwaith y dydd- 
iau diweddaf. l’leser genycli chwi fyddaì gweled y dylanwad 
sydd gan y Llywyddion yma yn awr ; gwna pawb braidd bob 
poth a geisiant yn ewyllysgar. Mwynheir heddwch cyffredinol 
yn mhlith y Saint, ac icchyd. Mae y mur mawr o amgylch y 
Deml wedi ei gwlhau, a phenderfyniad i fyned a’r Deml yn 
mlaen yn gyflym. . . . . Pe deuwn i Gymru etto 

tystiolaethwn yn gadarnach na plian yr oeddwn yma o’r blaen 
mai gwaith Duw yw y gwaith hwn. o herwydd yr wyf wedi 
ac yn cael prawfiadu ychwanegol o liyny yn barhaus ; byddwch 
cystal a'm cofìo i yn garedig at y Saint yna, yn enwedig y rhai 
a adwaenwn pan yua; liiraethaf am eu gweled yn y Ile iach, 
lieddyehol, a dedwydd hwn ; mae amryw o’m hen gydnabod 
wedi cyrhaedd, a chaf bleser yn eu cwmni yn fynych. Mae 
yr holl Gymru sydd yma yn iaeli ar a wn i. ac yn gwneyd yn 
dda yn gyffredinol ; aeth y mwyrif o honynt ì’r Box Elder. Y 
mae llawer o’ch hen gyfeillion, hebiaw Cymry, yn hoii yn 
fynycli am danoch, ac yn dymuno eu cofio atoch yn neilldnol_ 
Mac teuluoedd Jeremy a Daniels yn iacli, cofiwch fi atynt hwy, 
at c-in perthynasau, ac at y Saint, ond at neb yn fwy nag 
atoch eich liunan. Yr Arglwydd mawr a roddo i chwi lawer 
iawn o’i Ysbryd Glán yn barhaus, ei angylion a’ch cadwo 
rhag yr heintiau a’r peryglon sydd yn y byd, a lwyddo eich 



620 


CDSORN SEIOS. 


peDadiaeth yn fawr iawn, 'ie, gymmaint ag a ddymunwch eiciî 
iiunan, ac a’ch dychwelo chwi yn ol mewn gorfoledd, yw taer a 
pharhaus weddi 

Eich ífyddlon briod, 

“ Jane Junes." 


EMYN SEION, 

Knvw olwg hardd, pob hedd a dardd, 

Dros wyneb daear, — byd a chwardd, 
l’an fo Seion uwch gelyion, — 

Galon creulon croes: 

Fy nghalon sydd bob nos a dydd, 

Yn hiraethu am fod yn rhydd, 

Draw’n ddiangol, llon a siriol, 

Mewn dewisol oes: 

’Rwy'n llawenhau yn ngwaitli fy Nuw; — 

Mae heddwch dan fy mron; 

Tra yn fy nglialon d’rawiad by w, 

Mi garaf lwyddiant hon, — 

Dyna’r fan y caraf fod, — 

Hedd diddarfod yno fydd ; 

Poen ae wylo wedi cilio, 

Gwasvrio wnelo’r dedwydd ddydd. 

Dewi Elfed. 


Derbyn i adaü am Lyfrau o Rhag. 9 hyd Riìag. 28. 

A. L. Jones, £‘J <is2c; Thomas Evans, 15s; John Williams, 
£2 lOs; G. W. Davies, £15. 

*»* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Copt. Jones, “ Udgorn Stion” Office, Swansea. 


C V N N W V S I A I). 


ÿloruioniaeth yn yi Unol Oaleittuuu ttta 

i*a fodd I Gynnnrilnvyo*r Heunriaitl ar Genadiaetbim Tiailìor., Gl .0 

Golywyddiaelfc— Y Flwyddyn Fyuedol tìlti 

Oyfyiiiad o Lylbyr y Cliwaer Jones Ols 

F.myn Seion 020 


A B E R T A W Y : 

., RIJ e. A r 1- WT-l» A CHYHOEIIDWY» IIAti D. JOHRS. 



UDGORN SEION, 

WRÜ 

SEREN Y SAINT; 


YN CYNNWY» 


SGWYDDORION “ GOIIUCIIWYLIAETH CYFLAWN- 
DER YR AMSEROEDD,” 


MEWN 


TR4ETHODAU, LLYTHYRON, HANESIOH, 
PRYDYDOIAETH, tkc. 


“ A wi » usodaiö wylwyr nrnocb cbwi, gan ddyweüyil, Gwrandewch ar 
-3ilin yr ndgoro.’’ — J ee. ti, IT. 

<• Holl drigoliony byd.a phreswylwyr y ddaear, gwelwcb pan gyfodoefe 
Pauer ar y mynyddoedd, a cblywcb pan udgauo ag ndgorn.’’— Esa. stiii.J. 


CYFROL VIII. 


ABERT AW Y: 

ARRRAFi'WYD, CYHOÍDDWYD, AC AR WERTH 6AN D. JONRS 

I S5 5. 




mr 




RHAGYMADRODB. 


Î’rijí' hynodweddau yr wythfed gyfrol o Üdgorn Sêios 
ydynt, wrthgyferbyniadau doethineb ddwyfol yn sefydlu 
teyrnas Dduw ar ddadfeiliadau teyrnasoedd y byd, v rhai 
a wywant dan ddylatiwad ífolineb “ doethineb ddynol j” ynddi 
gwelir esiamplau galarus o ymgyrchiadau duwínyddion, 
golygyddion, tywysogion. — teyrnasoedd yn crynhoi eu nherth- 
oedd yn benbleth yn erbyn eu gilydd i ryfel ysgrifellau. 
geiriau, cyflegrau, a dryüiau yn eu pangau angeuol i gyiinal 
eu llywodratt lau; ceir ynddi gip drera hefyd. yma a thraw, 
drwy gymraylau rhyfelawg ein hawyrgylch ar deyrnas yr 
hedd o’i chychwyniad, fel ‘’earreg a dorrwyd o'r mynydd nid 
o waith llawj” ar ei threigliadau anturus a gorchfygus trwy 
deyrnasoedd y byd, ae ar rymusder cynnyddol ei ehylch- 
droadau yn chwilfriwio gau-ddelwau Babilonia yn llwch. 

Po uwchaf adleisiadau udgyrn y Babiion beofeddw yn 
gwaliodd gwledydd i chwareulawr rhuddiog y rhyfel, uwchaf 
fyth y bloeddia Unf.oRN Seion. a phob bloedd yn uweli 
fyth, ar blant Seion, “ Deuwch allan o honi hi fy mhobl i 
na fyddwch gyfranogion o’i pheehodau, fel na dderbynioch 
o’i phliiau.” 


IT 


RHAGTMAMÎODD. 


Tra y gwelir ymbleidiau, cenfigenau, a gau- grefydJau rredi 
gwau sachlen ddu dew i amdoi wynebpryd awyrgylch gwlad 
anghrist â chaddug, drwy yr hon ni thewyna belydr o oleuni 
“ Haul cyfiawndsr” yn uniongyrchol, arweinia Seren y Saint. 
bererinion blant y nef o gam i gam drwy ddyrye anialwch 
y byd i’w nhodclfa glud i blith “ sôr y boreu” yn Seion. 

Tra y mawrygwn ain braìnt fwy fwy, o gyfrol bwy gilydd 
» gael cyd-filwrio a’n cyd-filwyr, crafwn «u cymhorth i 
udganu yn groewacli a phereiddiach ar ddechreu ein cyfrol 
ddyfodot, ar nad pwy udganwr a’i diwadda. 

Adref, adrof, blant yr Arglwydd, 

Galwad sydd i dd’od yn ebrwydd,” 
fydd blaenaf, achaf, ac olaf lais eioh Huooott», nad pwy 
a fo, nes adref y delo y gwanaf o blant Seion. Sain cywir, 
sŵn elir, a grymusder y gwir i dreiddio i galonau ein 
éarllenwyr rbodded Nêr i bwy bynag a chwytho drwy 
0d«oek Sbiox yw, ac a fydd taeraf ac olaf weddi, eich — 

GOLYGYDD. 



{jYNNWYSIAD. 


Ai Duw a 'idanfonodil .Joseph Smith . . . .78 

Aiul-wreis'aeth yn Utah 135 

Amrywiaethau. &c., 16, 31, 48, 64, 80, 96, 112, 143, 160, 176 

192,208.223,303,319,351 
Annerchiail ymn Jawol y Lly wydd Thomas Jeremy .121 

Annerchiad ymadawol yr Hennriad Wm. Willie . . 121 

Amierchiad yr Anrhydeddus ijywodraethwr B. younpt 161, 181 
Appwyntiad Colonel Steptoe yn Uywodraethwr ar Utah . 77 

Araeth y Llywydd B. Young 17, 33, 49 

Araeth y Llywydd J. M. Urant .... 305, 321 

Arian-dŷ 147 

At Llywyddion Cynnadleddau a Changenau . . 250 

At Riaint 1 

jBarddoniaeth,— 

Annerchiad Chwaer at ei Chyd-ieuengtyd . 239 
Ansawdd Arwyddion yr Amserau . . 55 

Awydd am Seion 287 

Breuddwyd am golled gẃr daionus . . 22S 

Cyflafan Sebastopol 202 

Deseret 391 

Dychweliad yr Alltud . . . .142 

Hiraeth am Seion . . , . 14, 318 

Molawd i Wirfoddoliad Môn ac Arfon . . 383 

Pennillion 95 

Syrthiad Baoilon . . . .127 

Brailwriaeth yn erbyn Amherawdwr y Ffrancod . l£g 

Caìs at ateb gefyniadau Amos Clark . . 217,279 

Cofnodion Cymmanfa Gyffredinol . . . 273 

Cyfarwyddiadau ar yr Ymfudiad . . .22 

Cyflawniad o Brophwydoliaethau Joseph Smith . . 177 

Cytnmanfaoeddd. — 

Dyífryn Conwy . . . , lig, 216 

Ddeheuol Penfro . .213 

Ddwyreiniol Morganwg 65 

Llanslli . . . . .175 



tì rrsNWYSiAU. 

Llnnrwst 54 

LLlilS:lH<îl L';8 

Oítltí'lild Penfro . . . . .212 

Orllewinol 'ior anwg . . 157 

Sir Abtíi'teiíi . . . .175 

Sir lMinbycli . . . 2i5 

Sir Feirionydii 2Iò 

Sir Ftìint . . . . .214 

Cymmeriaii i’r Saint 141» 

Darlith ar Wladg irweh 167 

Darlith yr Apostol Or.on Hyde . . . . 81. 97 

Deiseb at Ly wydd yr Utiol Daleithiau . . . 145 

Deuddeafod Lpistol Cyffredinol . . 241. 257, 268 

Dyfyniai o llanes ytnweliad y Brif Lywyddiaeth à 

Manti, &'• . . . .316 

Dyfyniad o Lythynm (t. A. Smith . . . .317 

Dyfvni»d o Lythyr o’r Dytfryn . . sti 

Dyléd Oynnadledd Orllewinol Morganwg . . 245 

Kin Haniserotídd Cv<l nesol .110 

Erlidigaeth grefyddol a’i effeithiau . .112 

Frwythwch ae Ainlliewch 191 

r.air o Ddinas y Llyn Ualen at y Saint yn Nghytnru . 36 
Galwad ant U'irfoddoliaiii 13 


Golygyddiaeth,— Y Hwyddyn Newydd — Yr wythfed gyf- 
roi o’r Udgorn 8. — Aiiuerchiad at Lywyddion y 
C'. nnadleddau Cymrtíig— Yr Ymtudwyr F,leni25. 

-Yr Ymfudiad 33. Ncwyiidion o Utah — Cytn- 
manfa Gyflredinol Dinas j' Llyn Halen Mawr — Y 
Tafleni Cytìrifiadol öíi. — Arwyddion yr Amserau 
— Preaeth y Llywydd Kintbalt--Y Gymmanfa 
ddiweddar 72. — Llwyddiant yr Eíengyl yn 
Nghvmru - Y ' l Monnon’’ Dychweliad y Brawd 
Willis— Swyddfa y " Millennial Star” 88. At 
Bregcthwyr yr eí’engyl-Y Saint ymfjdol— Y r 
Ymfudiad dyfodol -At I.ywyddion Cynnadledila'u 
105. -Ymfudiad Eleni 1*0. — Y Ddacl yn Aber- 
tawy 136. — Y Gwirfoddo ia d 152, — 1). Ym. Bar 
haus a’r Deml — Y Ddadl yn Abertawy — Newydd- 
ion Tramor 169. — Newyddion o’r Dyffryn — 
Diwedd y Chwarter 185. — Y Cynnryihioliad 
Hanner Blynyddol 200. Pregethu yr efettgyl — 
A ppwy ntiadau 210. — A t Ly wyddion Cynnadledd- 
au a Changenau 233. — Epistol v Erif Lywydd- 
iaeth— Newyddion o’r Pyí'ryn — Y Gwirfoddoliaid 
— Bro Morganwg— At Lywyddion y Cynnadledd- 
au 248. — Epistol y Brif Lywyddiaeth 365. — 
Llwyddiant Ealwys Dduw ytt Nghymru 281.— 
Newyddion o Utah— Newyddion Tramor 296,— 



C'YNSwrslAD. 


Tmwelirtil v Golyify.iil á (íwyne.M 3 1 2. — Tinfmlo 
~Y lMyle.l am LytV;ui 028. - Newy.idion o Utali 
345. Cip‘(hvi» ars.'tyllla yr Iialwys yn Ncrhvni- 
rn 361.- Yr Ymfuiia.l Clwyf yn' mlilitíi y 
Cwartheg — Y Môr a'i ilonau yn riiuo Tertysy- 
wyr 37(1.— Newyd.lion i Ymíudwrr— “ Udgorn 
Seionî’ am y Flwrd.lyn ddyfodol — Y Dyledionam 
Lyfraiì At y Llywvd»lioi» — MarwolHetli v Llvw- 
yd.t Orson SiHmeer 392. -Yr Yn fudia.i— Crfnew- 
l'hadau ac Fthnliada u 404. 

fîwlad Israel ac addewi.l Israel 
* îwroldeh Mornionaidd 

ftwrth-hroflon Cyhu.hiia.iau (ìwrth-Formona'' d 
Hanea líiste.ldf.i.'i Cynnadled.l Aferatwy 
Helyntion y byd rl.yfeUwg 
Herriad I'. P. Pratt 
Hysbysiad i Kvwy ld. Scnedd a phobl vr Unol Daleithian 
Iachàd drwy'r Kfei.fjyl 
ìaohaw.lwriaetli Feunyddiol 
í.lofrud 1 1 iaii Joseph ac Hyrum Smith 
'Llwyddiant yr efeiigyl yn Texas 
Ulwyddiant yr efenayl yn y 'ì a'eithiau 
IJythyran. — 

At Bregethwvr y Saint 
<) Ddinas y Spauish Fovk 
O.ldiwrth Saimiel Evans 
Od.ìiwrth yr Henuriad T. Jeremv 
Oddiwrth yr Henuriad T. MartiÌI 
O r Dvtf'ryn 

O Sir Fôn' . . 

Y Braw.i Henrv Harria- 

YChwaer Daniels 

Y Chwaer Jeremy 

Y J.1 v wy i l.i u. C. Rimhall at ei fah vn 

Y Llvwydd Youngat y Lfywy.ld F. I) 

Etto 

“ Mán Bethau” 

Marwo'aeth yr Amerawdwr Nicholas 
Morilwcad vr afon Culorado 
Mr. P. P. Pratt 

Mynejr.ad Cyfrifiadol gl 

Myneyia.l o’r Llyírau syd.l ar werth 
Newyddion o’r Rhyfel . _ l 2S 

Newyddion o Utah 
Rhoddion at y Deml 
Rhwymo Llyfrau 
Rhybudd i’r Saint 
Rhybudd i’r Ymfudwyr 


. 86 , 


Lloesr 
. Riehards 


38S 

327' 

154 

3t 

207 

191 

173 

199 

220 ’ 

42 

328 

6 

189 

275 

53 

201 

348 

244 

238 

278 

377 

4tì 

291 

274 

401 

1C2 

94 

196 

139 

247 

159 

142 

363- 

259 

111 

235 - 

47 



CTSÎîWTSIAD. 


Yiii 

Rhyfel rhwng y Taleithiaa a'r Indiaid Gorllewinol . 285 

Syíwadau, &c . . .... 65 

Sylwer ac efelycher a ganlyn .... 20S 

Tatiadau at Ddyled Cynnadledd Orllewinol Morganwg . 272 

288, 302, 320, 335 

Tatwch eieh dyledion . . .... 91 

Tiriad y llong “ Juventa” . . . . .204 

Torriad yr Undeb Americanaidd .... 382 

Tystìolaeth. Ffydd, «c Ymddiried .... 289 

Y Beibl— Pwy a saif wrtho . .... 129 

Y D. Y. Barhaus 58, 385 

Y Flwyddyn Newydd . .10 

Ymudyddan .... 132 

Ymddyddan rhwng Sectyddwr, Mormoniad, ac Anffyddiwr 299 

Ymboliadan i egwyddorion . . . . .199 

Yn mha beth y ereda y Mormoninid .... 225 

Yr “ Amserau” a’i Furgyn yn ei gog . . . 337, 353 

Yr “ Eurgrawn Ysgrythyrol” 351 

Yr Ymfudìad . 369 

Y Talaithiaa Unol a’a Masnachaeth ddynol . . . 229 



UDGORN SEION, 

W EL' 

<#n’m )> cä'äint. 


Rhif. I.] IONAWR 6, 1855. [Cyf. VIII. 


AT RIAINT. 

“Hyffordda bìentyn yn mhen ei fforiid, n phan heneiiidio nid 
ymedy â hi,” ebe y gvrr doeth gynt; ac er na allwn danysgrifio 
ei air gyda yr un sicrwydd ag y gwna ef, o herwydd fnd plant 
ein hoes ni yn gyfnewidiol eu mheddyliau; etto teimlwn i 
wasgu aty rhai a wnaethpwyd gan Oduw yn rhiaint, y pwys- 
igrwydd o ddysgu y flordd iawn eu hunain, ei rhodio, a thrwy 
eu hesiamplau a’u cynghorion i ddysgu eu plaut i wneuthur 
felly hefyd. Nid yw y rhai a ystyriant eu plant yn ail i unrhyw 
roddion o eiddo Duw iddynt yn eu hiawn brisio, rac o ganlyn- 
iad, yn deilwng o honynt; ac ni esgusoda y Rhoddwr nfr 
rhoddion mo y rhiaint a ddysgwyliant i ereill gyflawni at eu 
plant hwy y dyledswyddau a ofyua natur a Duw natur iddynt 
liwy i’w cyflawni eu huuain. 

Calon pwy dad neu fam a alì beidio gofidio pan y gwel eu 
llygaid lygredigaeth yr oes ieuanc ; clustiau pwy na ferwina 
wrth glywed eu cabledd, eu screchiadau a’n direidi? Nid digon 
trwchus mnriau ein tai r’nag ein sytrdariu gan eu mwstwr 
annyoddefol. Plant yw tenantiaid ein carehardai, ac ysglyfaeth 
crogbrenau ein gwlad! Grrir fod ysgolion riirif braidd drwy 
ein gwlad; eithr beth well er hyny? Carcharau i’r plant y nt, 
o’r rhai yr hiraethant am ryddid i ymgynhenu am y feistrol- 
aeth o ddysga direidi i w gilydd; rhiaint addylent addysgu 
moesoldeb a dyscyblu meddyliau eu plant; iddynt hwy y 
rhoddes yr Hwn a’u pia awenau llywodraeth; hwy a allant ac a 
1 [Pris \g. 



CDGOttN SEIoN. 


ddylent arwain eu meddyliau tyner yn y ffordd uniatrn. Es- 
iampliiu y rhieni, pe dúelirL-uid yn brydlon, a arweinient y 
meddyliau tyner a blagurol y ffordd a ddewisent, a phe felly, 
eunilient ddylanwa l y rh.'.i bynaf’, i fod yn ysgolfuistri effeitliiol 
i’r ieueugacli o'r a’u cyd-cliwareuyddion. 

Betli a ddysgwylia y rhieni ìiyny a gefnogaut eu plant i or- 
mesu ar a chablu plant eu eytnmydogion, ond y gwnant felly 
á’u gilydd pan eu cylfroir; ac o dipyn i ycliwaneg dcuam 
ddigott gwyneb galed i ‘‘dalu yr hen chwech” i’w rhicni eu 
liunain. Os clywa plant eu tad ncu eu inham yn dweyd an- 
wiredd, neu os gwelant hwynt yn gwnethur unriiyw anonest- 
rwydd, diau y dylanwada yn gryf i ìadd cu hymddiried 
ynddynt, neu i àdilyn eu hesiampl hwynt. Ymblesera rhieni 
mewn manau yu gweled eu plant yn erlid, yn gwawdio ac yn 
Habyddio dieithriaid anghall neu estroniaid hyd yr lieoiydd, 
beb goâo nemawr mai felly y telir iddyut liwythau yn oi yn :-i 
dro; a gwaeth fyth, gwelsom riaint yn ddiwyd a selog iawn yn 
casglu plant yr heolydd yngliyd, nc yn eu daníbn i’r fan 
lle y pregelhai gwas i Dduw yr efengyl, gyda gorehymyn 
caeth i fîoeddio, wbau, a gwneyd trwst, fel na chlywai neb 
ddim a ddywedaii Pa faint gwell y rhiaint hyuy na y rliai a 
yrent eu plant gyut i waeddi “ dos i fyny moelyn,” ar oi yr hen 
bropiiwyd gynt? Ac oni fuasaì mwy amynedd Duw, tebyg 
fuasai y canlyniad etto ; pwy rieni na arswydai rliag mai felly 
y bydd os na ddiwygiant. Hy6bysir ni fod rhieni yn cael eu 
dysgu i hyny o le uwch — y mae genym enwau Peirch a annog- 
ant o’u pwlpudau i anfon plant i fîoeddio ar ol, a Huchio baw r 
atbregethwyr o wahanol farnau iddynt hwy ; îe, “ynyroes 
oleu tion!” Beth ond codi oes o eriidwyr erefydd yw hyn? 
Bywyd pwy, a feiddio fod o wahanol í'arn, fydd ddiogei pan 
dyfo yr oes hon o blant yn ddynion ? O “ Gristionogaetli,” 0 
riaint “ Cristionogol,” fel y galwc'n eich hunain, gweithiwch yn- 
gyntaf wareiddiwcb, yn lle y fatli anwareiddiwch, â hyny i'cli 
plant riiag cywilydd i’n gwlad! 

Wrtli y Saint, y rhai a gydnabyddaut y plant yn rlioddion 
yr Arglwydd ac yn ogoniant i’w rhieni, dywcdwn,— gau fód 
“ ymarferiadau drwg yn ilygru moesau da,” ymwnewch i gadw 
eieh plant hyd y bo modd oddiwrtli ddylanwad ac arferion Ba- 
bilonaidd a llygriadau plaut yr ocs; mynych y clywwn blant y 



C»$ìOU3S SKiO'.V. 


Siiiii- yn cneì eti herliti o bütli eruill. gan rai yn llucbio ar eu 
Stoi, gan wac.iJi yr “ hen Saint,” neu ryw bcth gwaeth ar eu 
hnl ; a eia hyn o'r drwg, os ceidw hwynt o’r fath gwnuiiaeth 
îygredig ; diau mai eu rltieni a ddysgodd hyn i’w plant, a liwy 
ddelir yn gyfrifol ; pe dysgasent iiwy yn groes darfyddasai yi 
eíiaitli. yr hyn a galonoga V Saint i’r ddyledswydd o diiylau- 
watiu ar en plant eu iiuuain i’w liarwaiu yn y ffordd iawn. 

í’r Saint ifytîdiou. niae y dydd eisoes wedi gwawrio iddynt 
; ynnìdiduii eu plant a’u liiinaiii o blith y fath lygredigaeth an- 
.Iwyoi, a diau íbd y rliiaint a adnabyddaut y pwysigrwydd o’r 
testun yn liiraethu ani weìed eu ltunain a’u ìianwyl blant yn 
Seion heddyeho), lle y dysga rliieni “ pur o gaîou” eu plant i 
í'od feily heíyd. Oná iiy.t hyny, y mae ganddynt waith i’w 
wneuthur i gadw eu meddyliuu riiag llygru, a'u nhwydau rhag 
eymiyddu yn aüywodraetiiol cyn hyny; y niae dylanwadau 
arferion, iaith, a thraddodiadau, \ n fí’urfio eu cynnnei iadau yii 
awr- o ddydd i ddydd; a pho liwyat' y ga.lewir iddynt, jx> 
fwyai’ fydd gofid eu rhiaint ì’w dadwneyd. Mae dylanwadau 
yn cae! eu creu ar ein plant oddiwrtìi tretliuu na feddylia eu 
rhieui yn fynyeh; a’i tybied yr ystyria y fam pan yn hongian 
rhyw hen bict» r i guddio y ÿai'ed, yn dynodi Crist yn sefyìlyn 
yr utuu, a loan yn a.ilwys dwfr o grageu arno, fcd hyn yn niagu 
cred yn y plant mai dyna y dull cywir o fedyrid? A ystyria y 
tad fod ci bientyu ê mlwydd oed yn sy.Hu yn gratî' arno ef yn 
difyru ei hun yn ei gadair ddwyfraieh, ei bibei! hir yn ei ben, a'r 
mwg yn gymylau o’i aingylcii, ac yna yn rhedeg o’r neilìdu i’w 
cfelychu ef yn hyn ; a’i fod ef drwy hyny yn mugn aif'eriad 
niweidiol, ac efaüai rhy anhawdd ei gorehíÿgu yn ei blentyu ei 
liun ? N’iweidiol arw i blant yw lluniau y diafol a'i gyrn 
ceimion, ei gynfibn laes a’i garnau, cron. í'arn raai dyna y fath 
yw a bara arswyd ar lav/er a’i dilyna ar iiyd eu lioes, a diau 
fod y darluniau l’abaidd o lun angyliou ag ndenydd gaiiddynt 
a welir hyd parwydydd y tai, wedi peri i’r werin gredu mor 
ddiysgog fod gan angylion adenydd, fel mai ofer ceisio eu har- 
gyhoeddi. Mue llawc-r o luniau ereill hollol auwireddus yn 
cario dylanwad niweidiol ar yr oes sydd ÿn codi ag y gall pob 
rbiaint eu liadnabod a’u symud eu hunain. 

Eithr nid lluniau yw y gwaethaf eu dylanwad ar blant; 
jncwn gair, mae Çateeliisms yr oes yn gwcnwyno mwy arfedd. 



TJ'DGORS SEIOlf. 


4 

yliau plant nâ’r oll a geir i’w nliiweidio'. Profiad a’n goriuiîr, 
i’r penderfyniad hyn ; cofus am ei ’.rersi, ei gwestiynau, u’: 
atebion hyd lieiliiyw, megys “O ba beth y creodd Duir y 
byd?” Ateb. “ 0 ddim!” Hawyr! bi th geir yn fv,'v afresymoi 
— yn fwy anmhosibl nâ hyna? Etto. ac er mi cheir adnod i’w 
brofi, dywed Catechism iiyny, a dyna ddigon i’r pîentyn, a< 
hyd y nod iddo pan yn ddyn, hyd nes yr aìitudia rlieswm, er 
gwaethaf dyianwad trad ’odiad. y f.ith geiwydd o'r arè I. C’ym 
tnysgir cynnifer anwirc«id.«u a cl yfei!iornad:m m< ra'uiwyoi y. 
esboniadau çau athrawon ysgolicn Sniioi. a cium GidcciiÌMii- 
pob sect ar a welsom, fel y mae cariad at íts yr oes yn nrwyn: 1 
yr esiamplau a welsom yn ein cymiiell i berswadio ì'hiaint i 
beidio gadael i’r fath wenwyn suro meddyiiau enplant; na 
chadwcli hwynt yn eich tai. ac na adewcli i’ch plant fyrted i'i 
ysgolion a orfoda amynt ddysgn y f»th hethau niweidiol, or.ide 
y cyntaf peth a wyddoch pun y byddoch chwi ain gycliryr 
tua Seion bydd eich platit wedi magu casineb at V gwirieneiid. 
wedi gwreiddio yn nhraddodiadau Batnlonaidd yn rìiy ddwfn i 
chwi aüu eu codi oddiyno. Yu lie gadael i’ch piant fTiicd i 
gapeli neu egìwysì sectyddoler bod'iio eich perthynasau na ncb 
ereill, deuwch a liwynt yn eu hieuengtyd i’r fan lle y ciywm.t 
athráwiaethan iach.us, ac y cyfarwyddir eu mhedityhau yn 
ffyrdd vr Arglwydd ; yn fie Catechisms sectydiiol, y rhai a’u 
dysgarit fod y Beib! yn cynnwys holl l’eddwl ì>uw. na<ì ues 
doniau ysbrydol i’w caé), ac mni cabledd y w cc-isio dadgud limi 
au oddiwrth Dduw yn awr, &c., rhoddwch yn eu dwylaw 
“ Gatechism Jaçtues,” yr iiwn a’u gwna yn diloethuch yn n’nrefr; 
Duw i auhub dyn nag - ddicbon hoil diloeíliineh ddynoi ein 
hoes ei wneuthur. Yti Ile darüen esboniadau nac ystoriuu 
cenadol, nac hanesion tfugioi i gynhyrfu teimladan, nac idiieniì 
eu ceiniogau i ant'oa nao i gynal yn y gwledydd pellenig genad- 
on sectyddol i wenwyno meddyliau l’aganiaid, ac i'w eymhelî 
hwynt i erlid gwir weision Dnw. a gwrtliod ei genndwri anfon- 
edig Ef atynt, fel y gwna y gau aílirawon hyn drwy y byd 
braidd yn awr ; gwell i chwi geisio gan eu miieistr hwy, ncu 
eich mheistr cliwi, un o’r ddau, eií eymmeryo o ffi'rdd eadwed- 
igaeth y byd, a rhoddi rnnoun Seìon, L'.yfr ò tlirnwi eth r 
Chyfaromodan, Llyí'r Mormon. yr Eurgrawn. neu draethodnu, 
o'r rhai y meddweh amry wiacih rncwn gwahanol ieithocdd yt: 



tuaoriîî 5 

. ». yl.'iW eich plant: arweinia y rliai hyn Iswyut i gredu ac 
.ityd.üi.iu i dJiit.iUiìiìiaùiiu l)uw yn ulyim!, i’cli iiiiiid i.hwiliojam 
y heiiu.nl a'r aduu.l i brofî jiu!.. peth, oml cyr.nj'dda cu fl'ydd i 
fyw ar bob guir « dduio o enau yr Argiv. ydií; tra y dysga y 
ileill liwynt fel ein dysgw'yd ein liunain i a.igiiredu gwirion- 
. id:;u; a j.hwy tnld t’.eb destun gaiar y ; r ; ì: wyuebrwy dd 

ei draddudiadau biaencrol i lidadguddiailau iiuwí Arbedwn 
•ein 'dniìto'r cytíelyb berygl tra iiment o fewu ein eyrhaedd. 

I >y wenydii gtnyiu ddeali lini Liywyddion Cynnadleddau yn 
jjosij ! L!y '•■yii iii’.ii Car.geua u o i'ían eu gofai i gadw 3 'Sgol ar 
i'.jre’t - 1 1 i ddysgu nlant. a’r n..bi t. ddelo yno i ddarllen, a 
elieisiwn gan riaint . .fnogi y gwaitli caniuoladwy liwn drwy 
aid'u.i eu p'.ant yao y r. gyrrcu. i; myned eu huiiain liyd y gellir; 
y iniie eich pbuit ya dobyg iawn o íyued gyda eu eydnaOod i 
ysgoì araìi o; nad ânt i ysgol y Saint. ac nid ynunig gwen- 
wy.ur tu hitTn, oud eynnefiuant à'r llefel dafad â’i eliynnefin 1<, 
pe b ii ben craig, fei na adawo am y dolydd brasaf; felly eich 
jilant oud odíd, os i ysgol sectyddul y gadewch iddynt fÿned, ar 
uad yno yr ânt i wrandw prcgeíliu, ac felly niò yn unig chwy- 
«hwi a’u coliwch. ond jiera eieh esgeulusdod i ehwi ddraen yn 
•eich mynwes, ac ysbryd seetyddo! <> dan eieh crongiwyd, mwy 
anyiiad na defni parhaus na £hv myglyd. Pa gyssyiltiad sydd 
irliwng Vsl;ryd l)u«' ag yshryd y byd hwnî I)im, onddieithria 
yr ulai' ijiaut oddiwríli eu rhieni anwylaf, a gesyd liadau 
eliwerwedd 5 le y bo. Diddadi y dalia Duw y rhieni yu gyfrifol 
:iiii eu dysgybl&eth ar eu plant eu hunain ; ac yn Seion yn 
•eiiwedig «eallir liyn yu effeithioi: a gwyn fyd y rhai a arbedant 
jddynt eu hunain y gwarth a deulu anufydd yno, drwy fod 
wedi dysgu y gwersi ilyladwy idiìyut yma, tra y rnae hyny yn 
hawdd ei wneuthur. Coí'us am eliwedl briodol i brofi yr eg- 
wydilor lion, a dd. we.ìir am Turpin yr ysbeiliwr ncdedig. Pan 
un tro V cwympodd ei dadei hun yn ysglyfaeth iddo, er heb ei 
adnabod, begiai am ei fywyd; atebai Turpin ef drwy ei arwain 
at bren anferth yn y goedwig, ac addaw arbed ei fywyd os 
ijilygai efe hwnw lawr. Gan na allai addawodd ei arbed os 
gwuelai efe blygu gwialeu fain oedd ar ei bwys, yr hyn a 
■wnaeth yn hawdd gan hòni ei ryddid. “ Dôs fy nhad,” ebe efe, 
“ a dysg wers oddiwrth liyna i blygu y gweddill o’th deulu tra 
y gelli ya Ile eu gadael i dyfu yu anmhlygedig í’el y gwnaethost 



TTX>GOEV SEICW. 


f, 

à nií: myíì yw Eichard Turpin dy fab.” Diau fod calon y tad 
ynteimlo y sèn, a’i tlieimlo yn wactli wrth ddeall ei fod yt 
aclios o ddrwg na allai ei dded-wneyd, a dysga h yn wersi effeith 
iol i rieni yn awr. 

Addurner eich llyfrgelloedd, eich byrddau, a’ch ysgoìion gar ' 
îyfrau o waith awduron ysbrydoledig, y rhai a appwyntiwyd 
gan Dduw yn arweinyddion i chwi; canys y rhai a addaswyc 
gan ysbrydoìiaeth i’ch dysgu yvr y rhai addasaf hctyd i gyfar- 
wyddo eich plant ynmlten ỳ ff.wdd, fe! pan yr heneiddiont n: 
ymadawont o honi ; eithr 'fel y cyflawner liwynt o'r ¥sHryd 
Glàn, v tyfont yn iaehus. doeth a heinyf, ac y hyddont yn gt.-* 1 
yrn golofnau yti nheyrnas Dduw.i r.nrhydeddu enwr.it a chof? 
awdwriaeth y rhieni a’n dysgodd ar hcn y t'ordd. yn ndditì 
eenedloeitd a ddêH acfel y cynnyddont eich teyroasoedd. ac y 
Jliosogant eich deiliaid yn ddiderfyn, y r iiyn a tyddo rhan poh 
rhiaint ffydd'lon yr, nheyrnas Dduw, drwy ?csu Gnst Amen. 

LLWYDDIAST YR EFENGYL YN Y T ALEITHí At\- 

SEFYDI ,IAD CYNNADLEDD GYMEEIG, AC AR- 
GOELION ADDAWWOL. 

Minersrille, Oèib, Toeh. 20, 1S54. 

Anwvi, Fhawb .Tonbs,— Wele fi unwaitli etto yn defhyddi» 
adeg er eich annereh trwy yehydig linellau o’r Atneric. Yr 
wvf yn teinolo syched am gael clywed oddiwrthyeh yn íynyelr 
er cael peth o'ch helynt, a ehaeì hanes am y gwtrionedd a’s 
ganlyniaiiau yn mlilith fy nghyd genedl yn ngwlad fy umm, 
Derhyniasom lythyr careiiig a serchus oddiwrthycli, dyddicdig 
Medi 13, a da iawn oedd genyf i glywed ei gynnwystad, ac yr 
wyf yn teimioyn ddioìchgar iawn i chwi am eich cynghorion, 
a’cli sylw manwl o honorn fei Canghen yti y Ile hwn.; Goheith- 
iwn na thramgwyddwch arn ein bod yn eich biino mor fynyoi: 
à’n llytliyron. Y teimladau nchod sydil yn fy nghymell fel y 
caf fwynhau rhagor o'ch cyngliorinn a'eh addysgiadau hytryd- 
ol. Nerîh a gaffwyf fi a’r I'.oU Sainfc i fyw yn ett noi yw ív 
ngweddi yn barhaus. 

Yr ydvm wedi anfon llytliyr afc y Lìywydd yna cr í'ai.-ì 
elywed pa le y mae y Llywydd nesaf atom, ac er cael ychydig- 



CBÜRON SEIOS. 


äynghorion héfyd. Os ca.\rn ar ddeall fod Orson Spencer yn 
Cincinnatti, yr ydym yn penderfynu, os bydd yn bosibl. i gael 
gnnddo dalu ymweliad à ni ynia. Yr ydym yn credu y gwna 
efe leshàd eyffredinol i ni, er fod yma yn barod woll argoelion 
ain lwyddiant ar y gwaith da hwn nag a welais yraa erioed o’r 
blaen. Mae yma yn awr ddwy Gangen, ae felly mae yma 
Gynnadledd, yr hon sydd dan fy ngofal i, a Joseph Joseph, 
gynt o Pendarren, yn llywyddu y Gangen yn íÿ l!e, ac Iílias 
Thomas yn llywyddu y liall. ac yr ydym yn bwriadu sefydlu 
Cangen etto heb fod yn hir. Yr ydym yn ychwanegu rnewn 
rhifedi yma o hyd, drwy fod brodyr a chwiorydd yn ymdynu 
atom. ond ychydig ydym wedi íedyddio hyd yn hyn, ond yr 
ydym yn credu y bedyddiwn ein cyd-gendl yn lluoedd cyn lx> 
hir. Mae yma laweroedd o’n cyd-genedl yn j-mddangos fel pe 
baent yn credu yr Efengyl. Yr ydym wedi sefydlu cyleh yma 
yn awr, er i’r swyddogion i ddilyn eu gilydd i bregethu yn 
mhob man lle eu croesawir à drysau agored ì’r perwyl. ac y 
mae awydd a syclied yn yr lioll swyddogion am gael troi yn eu 
cylcli. Llawen genyf allu dweyd fod cynnifer o weision med- 
rus mor awyddus a pltenderfynol i weithio yn ngwaith Duw. 
Awdwr y gwaith afendithio ein Uafur nes dwyn yr holl onest- 
ion eu calonau yn ddeiliaid o’i deyrnas ; y mae undeb a chariad 
yn cynnyddu yn einplith, a’n taer ddymuniad yw iddo barhau 
o hyd felly. 

Dymunwn i chwi barhau yn eich sylw ohonom, er y byddwn 
yn anfon ceisiadau at y llywyddiaeth nesaf atom, bydd ein 
hyder ynocli chwi yn parhau yr un. 

Mae y gweithfeydd glo yma ar stop er ys dau fis. ac heh un 
argoel arn iddo gychwyn, a hyny yn unig o eisieu dwfr yn afon 
Ohio; y ntae w'edi gwneuthur haf sych iawn yma eleni. y 
sychaf a wclwyd er ys 16 o flynyddau, ac y mae yn parhau yn 
sych iawn o hyd. Felly, y mae amgylchiadau tymmorol yn 
myned yn dywyllach, dywyllacho hyd, o herwydd nad oes yrna 
ddim i gludo y glo fifwrdd ond mewn badau ar yr afon. Jlae 
y nwyfau] yn ddrutach lawer nag y buasent pe buasai yr afon 
yn uehel. 

Y mae Joseph Joseph yn dymuno ei gofio yn fawr at Dafydd 
ei frawd a’i deulu, ac at yr hoil Saint. Mae Daniel Llywellyn^ 
gynt o Pemlarren, ynghyd a John Llywellyn ei gefnder yn 



l'DGOUN SElOIí. 


coíìd ai'j :l., ac at yr lioU Saint yn Peadarren. Hefyd, y mae 
Wra. Evaìis y u coíio atocli. 

Terfyr.af y tro hwn gan gyflwyno i uhwi fy serch ara cariad 

i'WTfSOCilf. 

Ydwyf, eich brawd yn Nghrist, 

ThOMAS M. ItlC HAHDS. 


[l.tyddiinus fydd gan ein darllonwyr ddeallfodsèl frwdfrydig 
yr efengyl yn ysu ein brodyr yn yr Americ, ac y fod cystai 
gobeithion o’u biaenfyr Hwn a ddalia alhreddan bob caionau a 
fenditìiio eu liafur i argyhoeddi y tniioedd o Gymru a’u ham- 
gylehyuant. a chwytho wreichion tán y 7 r efengyl i oleuo niil- 
oedd Cy'mry Wisconsin, I’ensylfania, Caerefrog Newydd, a 
a phoh Cymro gwasgaredig trwy y eyfandir. Yn neiliduoi, 
cröa liyn ddyddordeb mawr i’r sawi a fwriadaut ymfudo yno. 
lia genym glywed hefyd fod y brawd Jolm -T.anes, gynt tìwein- 
idog y Bedyddwyr yn Nghefn Coed y Cymmar, yn y fan 
uchod. yn gadarn yn y ffydd, ac yn selug i achub ereill o reff- 
ynau gau draddodiad. — G 7 il.] 


UDGOIÎN SEION, 

NEU 

giíîren ìj «iftim. 


I)YDD SADWRN, IONAWR 6, 1855. 

Y Flwvüdvk Newydd. — Wrth senguar drothwy y flwydd- 
yn uewyiid hon i edryeli yn ngwynebau, ac wrth grafangu ein 
liysgrifell i gerfio ein meddylddrychau ar feddyliau eìn darllen- 
wyr lliosog, mae mawredd ein cyfrifoldeb yn ymrythu yn ein 
llygaid, a’r jiwysigrwydd ogyflawni dyledswyddau y cylch ein 
gljsodwyd ynddo yn ein symbylu yn mlaen er liyny i wneuthur 
a allom; ymddiriediad yn ngaliu yr Hwu a’n pia, ac yn eiriol- 
aetli ein cyd-weithwyr drosom a’n calonoga i ddechreu ar 
waith y flwyddyn lion gyda mwy o awydd a hyder nag a fedd- 
ianuasom erioed o’r blaeu. 



t'DGORN' SEION', 


Bygytliia y flwydilyn 1855 fod yr un fwyaf argiitìẁwr i’n 
gwlad ni, os nad i wledydd y byd, o’r lioll flynydiiau mynedo!. 
Er fod gtíiiyn; wledydd cedyrn a galluog yn gyd weit!;wyr 
salog, rnaj nn o brif alluoedd y ddaear, ar nad faint eliwanej, 
yu bygwtli ein niwed, ae hyd yn liyn wedi difrodi a'. dder -ìiog- 
rwyi’d ein bvddiuoedd— “ Yraffrost y byd,” ; yn t« i-iio lioíl 
Ewrop i ryfel, nad yw efe wedi braidd ddeebreu et::-, àiwy na 
thebyg fod gogonitnt a llwyddiant os ua.d riiyùdid y genedl 
wmU' lion yn y dafol a’i gwrthbwysa yn dryinacb i’.a din; a í’u 
i’w herbyn ; ac yniddeögys íbd yr elfenau daearo'. wybreaawl, 
a raorawl yn clynion mwy angettol nag yw Nieiiolas o í’wsia. 
er c-i iioìl rwysg! Ni n'dyinunoni ddyctirynn ueb, ae i-i ali.ru. 
canys y mae difrodaeth ein byddinoedd yn rhy air.iwg i'w 
guddio o wydd y byd, — pan y mae yr boìl gatrawdau a àat i 
faes y rhyfel yn metbu gwneutlmr i fynu y rhif cynt.if a dir- 
iodd yrio. Cyduna pob argoelion i gytenwi liwn yn rhyfei 
mawr. a diau fod miìiynau yn estyn eu gyddlau ae yn rhythu 
ea llygaid yn awyddus i weled ei ganlyniadau. 

llìiy alarus yw cwynfanus leisiau dyortdöfyddion y rliyíel i 
ianw tudalenau ein Hiidgor.n byclian ; er mtd ystyria y rliai a 
ddealiant ragiÿnegiadau yr Iìollwyboboi drwy ti weision,— y 
rhai y “ riioddwyd iddynt i wy'bod arwyddion j r amserau,” a’r 
rliai ydynt wedi liod yn eglur ragfynegu y dydd rhyí’el, erchyll 
ddydd y marwol b!a a'r iiaint, a dyùd y nuwyn du, pan 
y gwaeddai pawb ereill “Üeddwch lieddwchj” nid ystyria y 
cyfryw, mecldwn, fod hyn oll ond“dechreu gofiiiiau,”ac oncl 
deelireu “gwagliâu y ùdaear o'i tiirigoiion.” Ac mor bell o 
ddysgwyl i’r rliyfel a’r baniedigaethau argyhoeùdi y byd i 
gredu yr efengyl, ni’n siomir drwy liysliysiad brodyr sydd yn y 
rhyfel fod cynduredd y gwedùill mor erwinol yn erbyn teyrnas 
Oduw, fel na clilywir ond rhegfeydd a bvgj thion y milwyr yn 
adleisio drwy eu gwersylloedd ara hir amser wedi yr enwir enw 
“ Saint y Dyddiau Diweddsf;” ac y mae y brodyr sydd yno 
mor gaethiwus fel na cliaiö' rlau o honynt bytli braidd gj'farfod 
â’u gilyrld i weddio! I’rawf ìiyn nad argyhoedda cytìafan 
rbyfcl mo galon y dyn auonest. a chyflawna y gair a ddywed, 
“ Er liyn oll nid edifarliâ dynion i roddi y gogoniant i Dduw, 
eithr meliditbiant Dduw o herwydd eu dyoddefladau.” 

Yn ugwyneb cyflwr cyflrous tiu byd gwcàir gwerth Seion 



CI'COIÎN’ SEION. 


ìfl 

Tioddychol; mowi’, çwrthayforbyniad i andwyol ddylanwadait 
gau-grefydilan, y rhai addüuwiant y byd â gwaed. iawn brisier 
bur ddysgeidiaeth y nef, yr hon a duedda i heddychu dyn á'i 
gyd-ddyn — ei elyn, â’i Dduw yn gyntaf ; yr hon gyfraith a 
ddeilliaw yn av.r o Seion Duw, ndganu yr hon i drigobon ein 
gwlad yw prif amcan ein Hudgorn eleni etto. 

(Tyd-fil's’yr yn myddin yr Iesu, ein dyledswydd yw udganu 
nrnoeh. Dilynwch sain yr Ui/gom ; ein pleser mwyaf fydd 
oyd-filwrio à eliwi yn nheyrnas y Gwaredwr ; a galwn ar yr 
oìl i wisgo am danynt holl arfogaeth Duw, gan gofio fod cywir- 
deb calon, purdeb bueliedd, a gwroldeb ysbryd yn anhebgorol 
er i'n Urenin goroni ein ìiafur à llwyddiant. Gwersi dylaiiwy 
fyddo cyflwr preseimol y byd i’n coflfhâu nad oes i ni yma 
ddinas barhaus; uiai dyeithriaid ydym yn Babilon yn ceisio 
gwlad weil yn y gorllewin fyd, lle y mae cyfiawnder a hèdd yn 
teyrnasu; dyfodiad barnau Duw ar y byd a’n gwnelo yn wyl 
iedyddion efí'ro a ilyngarol i ryhyddio ein cyd-ddynioi. a 
orweddant mewn tywyljwch, o’u perygl; hyu yw ein dyled- 
swydd a’n braint; i ni yr ymddiriedwyd hyn o waith, a’n pleser 
fyddo ei wneuthur á’n holl alln. 


Ylî WYTHFED gyfhol o’r Uögoun. — Galwn sylw üifrifolaf 
Llywyddion a Dosparthwyr Cynnadleddau a Cliangenau at y 
ddyledswydd bwysig o gynnyddu cylchrediad y r Ucgorn. 
Hysbys i bawb yw mai nr yr amraod o gymmeryd tri am dair 
eeiniog yn lle un am tìdwy a dimni, ei wcrthir am geiniog, yr 
hyn yw y pris iselaf a’i cynnaiia; eitlir ni werthir eymmaint 
yn awr am geiniog ag a werthwyd gynt am dJwy geiniog. ( > 
herwydd hyn gorfodwyd ni i’w gyhoeddi bob bythefnos, yr hyn 
a ddyry fantais arall i’r derbynwyr i ddyblu cu rliif. Dys- 
gwyliwn atebiad yn lidioed erbyn ein uesaf. 


Y FLWYDDYN NEWYDD. 

(Allan o'r “ Star.”) 

Cyn y cyrhaeddo ein rhityn presennol o’r “ Snen " ei sefrllfa 
osodedig yn y tfurfafen foesol, bydd y Flwyddyn Newydd wedi 
gwawrio ar ein darllenwyr. Mae y planedau cylc’ndro- 



ÜPGOR>r SEIOM. 


lì 


'?Jig yn en eyssyllt'u'uT ä’u gilydiT yn brysio cyflawnìad y pro- 
pîiwyiioliaethau sydii yn perthyn i adciladaeth a phrynedigaeth 
Seion, ac ymddangliosiad yr Arglwydd yn ei ogoniant. 

Tueddbena yr hóll hunan-ymwadiad, erlidigaethan, ymdeith 
ian, gweddiau, caledion, aberthau, degymau. cyssegriadau, 
cynnysgaeddiadau. ac mewn gair lioìl ymdrechiadau y Saint 
ffyddlon yn y cyflawniart o hyn. Oymhella wasgfenon alìanoi 
y byd y S:iint i fTydiilonrteb, ac i gynnyddu eu cymdeith.is 
gyda Ouw. fel y eattont ei Ysbryd Ef, t r bwn a’u galluoga i 
sefyll. tra yr ysgnbir ymaith gyrtag yniguddfan eeiwydd ba« b 
nad ydynt seiliedig ar graig dadgnddiad, gan y dysilaerdeb a 
ragflaena ddyfoiläart Orist. gyda’r Saint goyoneddert.ie. i deyrn- 
asu ar y mlaear. T n ystod pob Blwyrtdyn olynol evnnyddir y 
gwrthdarawiaiî syrtrt, rbwng ffyrrtd I)uw a dyn yn rliyfeddol, a 
gofyna i’r cyfiawnion frysio tuag ystafelloedd yr Arglwydd, os 
ymgysgortant rhag ystorom ei rtrtisrofaint Ef. Gwybydda y 
rhai a gysgant tra ar eu gwyliadwraetli, fort y Priod-fnb wedi 
myned i mewn. a’r drws wedi ei gau. Y rlmi a rodiant yn y 
tywyllwch ganol dydrt a brofant, pan ddèi. y nos. nad oes o»ew 
TTuw ganddynt yn eu lampau, tra nad oes amser yn hwv i 
fyned a phrynu. Y doeth a rtdeaüa, ac yn lìon y rliodda yr oll 
a íedda am y maes a gyimwysa y perl, a chloddiu yn ddiflin 
ues ei gael. \ n amlycaeh o hyd gwelir mai y fforrtrt i f’ywydau 
tragywyddol yw y ffordd sydd yn dod i fyny o’r cystrdd mnwi, 
ac yn dwyn i’w thramwj wyr burdeh n glanweidd-dra gerbron 
Duw. 

Y rliai a newynant ac a syehedant nm gyfiawnder a weith- 
iant eu ffordd yn mlaen, o’r flwyddyn newydd allan, gyda sèl 
adnewyddol, liyd nes eu llenwir á chyflawnder ìieildwch a 
gwirionedd. nc y digonir eu heneidiau â daioni Duw. ICr eael 
liyny, rhaid iddynt gartw eu hwynebau fel y gallestr tua î-'eion. 
gan lierio pob gwrthwynebíad, hyrt nes yn nliŷ yr Arglwydrt 
y dysgant ei ffyrdd. ac y d^chreuant rortio yn berffei-thiach yn 
ei Iwybrau Ef. 

Y mae Seion yn ymestyn ei chortynau ac yn cryfhan ei 
hestynfeydd, a chysura y rliai nad allant onrt ymgasgìu mewn 
rlian, i wybod y gallant aros yn un o’i hestynfeydd liyd oni 
allant gychwyn i Eyiiydd Tỳ yr Arglwydd. 

ìel yr ymddengrs tân wedi ei gynneuyn fychan. ac na rodda 



22 UIMiOi'N SEION. 

• ;ud ychyîìiar jiyiihesrwycU o bell, tra. yn uirion ar ei bv/y. \ 

.• '!i' !.>u ,:i iMylanwad fod yn »nnyo<Mefol. i -i'y yr ymddengys 
v t :V.) a. gMsneùodd yr Argiwydd ar y ddaear yn fwyaf d} r m- 
nii.d j'r t?/à iloniaid yn yr Yuy ,oc*dd riydüiiiig', a gwledydd 
r-eÜemg ereüì; agoshâd graddoì a ulluoga îa.wer i Oíìde-í’ ei 
diiy'ariwrid -.u tod.ì iwl ae ymc-eíynuwl. yn well na throsglwydd 
di.iì rhv gyíiym ohi cyfl wr gwreiddioh Y byddai Efyn ianhau- 
'xv a plutf.wr ei bobl megys arian, oedd addewid l)tnv ; ac i’r 
•ij/ben hyn niae y Saint yn yiuncilìduo oiìdiwrtii y byd. ;ic yn 
ymgasglu ynghyd íei eu proíir megys aur, ■:iiti! gwaiti) trwy 
iâ.i. Oti-l odi! gynnifer sydd vn cilio yn oì o’r ffwrnais, a*u 
riiinwedduu a*u drygau yn unymranedig o hyd. ae heb eu 
'mra ; i’r l wrthwy neb, y maent yn galetaeli. ac o ganlyniad yn 
nunheilyngaeh nag o r blacn ì ddyhenion dewisoi y nefoedd. 
îhi wellianr mae y Saint drwy yr iioll fyd weui wueyd yn 
y íiwyiîdyn t'ynedof? 

Gair yr Arglwydd yw i yimiasglu. a tlira yr ymlosga ysbryd 
ymgasglu o'n mewn. gwyddom hefyd ei fod yn llanw mynwesau 
»niloŵld o’r Saint. Teimlwn fod yr Arglwydd yn wir wedi 
gwrandaw llef y rbai gonnesedig o'i bohì, a’i fod yn agor y 
drysau i'w gwaredi>.a.‘th. Ymnesaodd yr amser yn nes i ym- 
gus/r.i gallu Tý yr Arglwydd yn rhwymau y cyfammod tyagy- 
wyddol, dyledion yr Of'eiriadaeth. a gallu undebaidd Glân 
Ysbryd yr Addewid, fel y gorchfygir galluoedd y tywyllwch, y 
dìnystfir y drygionus, ae y rhwymir Satan hyd oni chwblheir 
amcanioù yr Argiwydd. 

l*o gyntaf y gweithreda yr hnj i Saint yn ol y gorchymyn 
ìiwn, ac yn ol pob gorchymyn amil, po rhwyddaf yr agorant 
gyfeülacli â’r nefocdd, a<; á hyd yr ysbrydoedd, liyd nes y 
ruwyuhá pawb a ddewisaut crfole<idau bywyd traçywyddol, o 
Addii i waered hyd yr etifcddion diweddaf o farwoldeh ag a 
gânt y frainc o weithio aîlan eu hiachawdwriaeth ar y 
diiâear hon. 

Gwyr y Saint, drwy dystiolaeth yr Ysbryd o’u mhewn, mai 
yr Americ yw y wlad lle y sefydlir teyrnas Dduw yn gyntaf, 
lle yr adeiladir tỳ yr Arglwydd. ac y chwifir baner i’r cenedl- 
'oedd, a lle yr arddanghosir dylanwad gweithredawl, cymdeith- 
asol, a gwladwTÌaethol ei Deyrnas Ef yn nghyntaf. 

Dichon y gofynir, — A oes eisieu cymhcll y Saint i adael y 



ÜDGOHN SL'ION. 


,vlad hon? Nac oes ar lawer o honynt, e>thr yn hyfrach mas 
eisieu tymheru eu hawydd â barn a ctoeti.ineb, tel r.a fethor.t, 
trwy ormod o frys. i gyflawni yr hyn a chwc-nnyehant rrn.r 
fawr. T mae rhai a allerit, pe hnasent wedi myi'yno ychydig 
yn fwy ar drcfn bywiolaeth, a pheiùio gwnrio eu moddion. pan 
y bemìithio'îd yr Arglwydd hwynt, i geisio byw yn eyóra.hi a’u 
cymmydogiou na adnabyddaaant fendithion yr i.fengyl. eithr 
a lafuriant i foddhau balehder y byd hwn. fi»! yn Seìon er y ■ 
hir amserynmwynhauei hendithion a’i hreintian. 

Bron mewn cyssylltiad à’r dosparth hwn y nrae dosparili 
araü o Saint, a deimlant nrai anmhosibi yw mymd hyù r.ts y 
meddianno y gwr gyflawnder digonol o ddiìlsd. y wraig 
ychydig ychwaneg o wisgoedd Jiardd, a rhaid i.inynt g»el 
pethau blasns i’w gwneyd yn gysurus. Dengys y fath htrsuiiau 
ar unwaith nad oes ganddynt ond rchydlg ymddiried ynddyi:- 
eu hunain, na ffydd yn Nuw a’i waith ychwaith. Os erfyniant 
gael bob araser ddiliad gwych a phethau cysurus ar hyd ffordd 
yr iachawdwriaeth, gwell yw iddynt aros lle y maent, canys fe 
â gwaith yr Arglwydd vn miaen cystaì, ac efalìai, ycbyüig yn 
well hebddynt nag â hwynt. Os na cbyfod y fath bersor.au yr. 
enw yr Arglwydd, ac ymysgwyd eu lmnain, ni chàr.t byth 
ddigon o Ifydd ae ymdrech i gyrhaedd ond iachawdwr 
iaeth fychan iawn. Tra yr arosant ac y pendrwmant, derbynin 
y diwyd eu bendithion. Mae y ffordd i Seion yn myned yn 
anhawddach, a chyu y byddont hwy yn ddigon hysbys o hyny 
bydd y drws yn nghau, a hwythau yn rhy hwyr, 

Cyt. Wm. Lewis. 


GALWAD AM WIRFODDOLIAID! 

Hysbtsw» y swyddwyr yn myddin yr Iesn ein bod yn cnro i 
fyny am i cirfoddoliaid yn awr, i ymbarotoi erbyn yr agoro y 
tymmor rhyfelawg yn y gwanwyn, i yn osod ar gienlenach 
gelyn nagyw Nicholas o Rwsia, o gymmaiut ag yw nn.rwolaeth 
dragywyddol yr enaid yn waetli nâ marwolaeth y eoríîl Mae 
mawr anghen amryw gatrawdau o ddewrion i fynetl i’r maes ; 
am hyny, rhybyddiwn hollfilwyr ffyddlon Brenin y breninoedd 
i wisgo am danynt, yn y cyfamser, holl arfógaeth yr eiengy'. 



i 4 


'< ’DOOUIn SEioS. 


fel y byddout yn rymus «ryr, trwy gle.Myf ditu-ítniog 01 Yobrjil 
Ef. i liynu cestyll o draddoiii-uiau an.ivyol } Uii',1 i lawr 
ííosoii Imnerau efengyl Crist i chwifio yn lioil ui'iiiloedd ('cmru 
Tru y luue yr lioli fyii liraidd yu í.'..!"' am "'ii'í'oiidoiiaid i tno.- y 
frwydr i ludd eu cyd-ddynion. y in-u' i.'éjw» yr et'engyl yn 
gaiw nm wirfiicìc/oHnid hefyd i fyned allun yn fyddinoedd i 
aohuli bywydau dynion dr»y ou heddychu ú lirenin yr Ih'íI.ì, u 
chuci maddouant pechoduu yn r’usd! I'rodyr I ieuainc yn 
iU'illduol— pwy a uiif ? Beth meddwch? " Pwy u â, jnvy u â?’ 

Ples.-r ydyw iiysbysu fod yenyni un Líywy.id eisoes. »ef J. 
iìiclütrds. y>. ymbarotoi i’r frwydr. a rhoddwn gommisiwn iùdo 
i iro li byd ìin mor liosog' u all o Siwyr dewr a elant gydag Ef. 
ac, yn enw ein Brenin dywedwn, rhwydd hynt iddo ! Hefyd, 
y mae genynt enwnu swyddwyr eelog a phrofiudol, sef John 
Roberts, Jeremiah Jeremiah, a Dafÿdd Lewis o Gwm-ynys-y- 
fuwcli, y rhai ydynt wedi enlistio i'r gatrawd ogieádol, nc yn 
purotoi erbyn y gwanwyn ! Frodyr! ymdrechwch gaei cat- 
rawd ilawn o ddynion ffyddlon i . ymiorthwyo Saint Gwynedd 
eleni etto, fel y caffo yr efengyl ei swnio o Feuni i Fón, yn 
fuddugoliaethus aryrholl gamgyhu.idiadau, a’r gau draddod- 
iadan a’u gwrtlrwynebant lii. Dysgwyiiwn boetliach Cam- 
paiçn. yn yr iiàt’ nesuf nag a fu hyd yn hyn, a galwn am enwau 
y gwirfoddoliaid mor gynted ag y galiont eu danfon u hyn hyd 
yr atnser hyny. Rhyfel y w y rhyfel hwn sydd raid ei yrniadd ; 
eanys mae y Brettin ar d.iyfod, i’r Hwn y rhaid i bob glin blygu, 
ac y rhaid i bob tafod gyffesu; dedwydd yw yr hwn a deilynga 
ei goroni ganddo Ef à clioron annifianedig y bywyd! Wele 
gyfìe i bawb ei chael ! Pwy a filwria am dani? 


ENGLYNION,— HIRAETIî Aìl SEION. 

Fy mron am Seion y sydd — ,dan ofld 
Aunifyr yn uswydd, 

Ant! clro anobeithio bydd, 

1 weled ei lieolydd. 

Braidd ag wylo’n brudd galon — yn dra blín;. 
Tan dryblith dych’mygion. 

A’r wedd yn dwyn arwyddion 
0 erchyll ínvd archoll y fron. 



i: DGOR.N SEION. 


?oen gaeth pwn yw gweithio, — íi phoenus 
'Run ffunutl gorphwyso; 

’N fynyeh pan át’ i huno, 

Arwain cur fydd rhan y co’. 

Bob noswyl, dysirwyl y daw — o'r rliengocdd.. 
Ryw angel i’in ceisiaw, 

I roi un drom ar y ifyffryn draw,. 
Mewn lioen a nii’n lmuaw. 

Wetli hyny dihunaf — ydil ageg, 
’llreuddwyiíion adgofìaf, 

Rhin na ehed o riiai’n ni chaf, 

Vn V l)eml poen a deimlaf. 

Taer geisiais un tro o gysur ei weled,. 
Dysgwyliais rnewn llafur; 

Pan nad oes serch cwpanaid sur,. 

Yn coffa fydd pob cyiiyr. 

Rhin y seroh o’r ynys hon — ehedodd, 

Ryw adeg i Seion ; 

Fy hynaws serch ni fỳu sôn, 

Arn aros r'nwng creigiau Meirion. 

’N dlawd fy nynsawd y sydd, — Uw! adym 
Rhwymedig yr Dafydd; 

By w ercli lieb serch y sydd, 

Bod ag enw byw digynnydd. 

Dinyr hanes, ond er hyny, — mae genyf 
I’m cynnal i fyny, 

Wybodaeth y cowaeth cu, 

Dug wawl i’m diogelu. 

Mawr ydyw, dyma’r adeg, — a’m daliodd 
O'm duloes yn ddifreg, 

0 fewri y dyn tnae’n sylfaen deg, 

O! nefoi ragorol garreg. 

Dyma anf'erth nerth yn wir.— ei rhinwedd 
I’r enaid ganmolir; 

Dwyn ’wyilys dan iau ellìr, 

1 ’wyllys lion a’i lles hir. 

A hon genyf ni wnaf gwyno, — Iesu 
Arosaf i weithio ; 

Aml waeddaf, pâr im’ Iwyddo, 

Amen fyth mwy, hyny fo. 


Dayid Bobei: 



ÜDGORN SEION. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Ychwaneo o hanes t Saint vn v Rhyfel. — Mae un or 
'orodyr yn y rhyfei wedi eL ladd, a tbri wedi eu clwyfo, eithr 
nid i farwolaeth. Nis galLant gyfarfbd na gweled eu gilydd ond 
ananiL. Ni i'eiddiant sôn am y Snint, gau na ch'.ywir gair am 
amser v.-ed’yn gan gabledd, rhegfeydd. a llwon ofnadwy y niil- 
wyr. Hiraethant ain waredigaetii i dir heddychol Seion, lle y 
cânt gyfarfod en hrodyr yn Nheml yr Arglwydd iiel' neh i’w 
hattal. Dysgwyliwn ninnau mn yr un fraiiit, a gweitliiwn am 
dani tra mae lii yn ildyád, canys mae y nos yn dyfod pan na 
ddichon neb w r eitiiio. 

PESSILL 

Pan omedd Sant i wneyd ei waitli, 

Jíedd galon drist ae enaid eaetìi, — - 
Y/rtLi gofio bnrn a dydii y llid 
Ei gliniau wnant ymguro’n nghyd : 

Ond am yr hwn sy’n tîÿddlon wneyd, 

YTi hoüol ieì mae Duw yn dweyd,— 

Medd deimlad rhydd a clialon Lon, 

Mae heddwch Nêr yn llanw ’i fron. 

T. Harries. 


Deriiyniadau aüi Lyfrau o Rhag. 28 hyd Rhag. 31. — 
Grifiith líoberts, £1; Jonathan Ellis, £1 ius ; 1). E. Jones, 
.£30; C. Harmon. £12 !2s 2Ic; W. jones, iSs lîc; G. W. 
Davies, £20; Edward Mid'dleton, £15 iHs iOjc; John 
Daries, £ i I Gs. 

Gwelliant Gwall — Yn y rliiíyn blaenorol darllener G. W 
Davies, £10, yn Ue £ 15. 

*„* Anfoner pol> llytliyrau, yn cynnwys eirchion a thaliaiiau 
i Capt. .Tones, “ Udgorn Scion” Office, Swansea. 


CYNNWYSIAD. 


At Riaint I 

Llwyíldiail t yi Eft-nyy ) n y TaU-itbian u 

Golygytírt iîielh. — V tluyiii.yii Neuyuii— Yi Wylbleil uyfiol n’i Uusiiiu s 

Y l’l uyíldyii Neuçllil m 

GaSwad am w irfiuldiitiaiil is 

Englynioû,— Hlraeili am Seum ìj 

Amty wiaelllan. Ac... jn 


ABERTAWY: 

AHGIíaefWYD A CHYHOEODWYD (Î.IN D. JIIWEf. 



UDGORN SEION, 

N K 0 

&erm ji ^auu. 


Rhif. 2.] IONAWR 20, 1855. [Cyf. VIII. 


ARAETH GAN Y LLYWYDD B. YOUNG. 

A draàdodwyd yn y Tabernacl, D. Ll. 3. Mawr, Chwefror 20, 
1853, yn y prydnawn. 

Gwis ddedwydd yw y dyn hwnw, y fenyw hono, neu y bobl 
hyny ag ydynt yn rawynhau breintiau Efengyl Mab Duw, ac 
a wyddant pa fodd i werthíawrögi ei bendithion Iii. Pwy yw 
y person hwnw, neu y bobl hyny? Parcd ydym i ateb, mai 
“ Saint y Dyddiau Diweddaf” ydynt yr iraig bobl ar y ddaear, 
ag sydd gyda ni unrhyw wybodaeth am danynt, i ba rai y 
rhoddwyd yr Efengyl dragywyddol yn y dyddiau diweddaf 
hyn ; hwynthwy yw yr unig bobl a’i het.ifeddant hi, ynghyd 
a i holl fendithion a i breintiau. liid yw yn wybcdus i ni y 
mwy..hà unrhyw bobl ersili ar wyneb y bellen yma y fendith 
anmhrisiadwy hon. Gwi; yw y mwynfcâ holl ddynolryw, i 
ryw raddau, ei dylanwad; sef ymddangcsiadau awdwr, per- 
chenog, a rhoddwr EfengyS y bywyd ac iachawdwriaetb i ddyn 
syrthiedig. 

Mwynhäodd holl hîl Adda, o’i ddydd ef hyd hwn, i raddau 
mwy neu lai, oleuni, gogonianf, ac amlygiadau goieuni gwyn- 
ehpryd yr Arglwydd. Eithr ni fwynhasant, bob amser, yr 
Efeugyl gyda i hordiníiadau, ei bendithion a’i breintiau. Dyma 
yr unigbobl afwynhântyn awr y fath amhegion nodadig. Y 
mae yr Oöeiriadaeth wedi bod ar y ddaear o bryd i brvd, a 
theyrnas Dduw wedi ei chorfloli i ryw raddau; ond nÿni' a 
2 [Pbis 1 y. 



1 $ 


UDGOHN SEIOM. 


»llwn ddweyd yn siur, hwn yw amser yr amserau ; yr ydynss 
yu byw yu niwrnod y diwrnodau ; yr ydym yn mwyuhau 
bendithiou y bendigedigion; a chyflwynir i ni, yn nghyflawnder 
yr amseroedd, freintiau a ragorant ar bob breintiau a roddwyd 
hyd yn hyn i ddynol ryw. 

Yn yr oruchwyliaeth hon cesglir pob peth yn un, ac er mor 
ddyeithr a rhyfeddol y diclion liyn ymddangos i’r byd, dyma 
y bobl offerynol yn llaw Duw i’w dwyn i ben. Gwirionedd y w 
hwn nad all un wrth-resymeg ei wrth-brotì yu llwyddiannus. 
Nid oes wahaniaeth pa faint ei caseir, ei herlidir, neu ei dibrisir 
fel gwaitli gwael, dibwys, a phlentynaidd, un gwirioneddol yw, 
apharhâ; teyrnas Dduw ar y ddaear yw. Yma mae cynllun 
yr iachawdwriaeth, yma mae geiriau y bywyd, yma mae 
goleuni tragywyddoldeb, yma mae yr hysbysrwydd a by- 
flbrdda freninoedd, ac a gyfrana farn i lywodraethwyr. Fe’i 
eynnwysir yma yn nghanol y bobl hyn, ac oddiwrthynt hwy yr 
ymledaenodd pelydrau y nefol oleuni, doetliineb a gwybodaetli 
ar hyd y ddaear lydan, a thywalltwyd Ysbryd yr Arglwydd yr 
hwn sydd yn Unnw anfeidroldeb ar ei gwyneb, gan roddi gol- 
euni i bob dyn a benyw ar sydd yn dyfod i'r byd hwn. 

Frodyr a cliwiorydd, a nllwn ni ganfod ei fawredd? Cyn- 
hyrfwch y cynneddfau meddyliol ac ymresymiadol â pha rai 
eich cynnysgaelhwyd ; ymresymwch ar eich profiad mynedoi 
yn yr eglwys hon, ac yna ymofynwch a ydych mor ddedwydd 
ag y dysgwyiiacoch fod ; os derbyniasoch yr hyn a geisiasoch; 
os ydych wedi mwynhau yr hyn oedd i chwi unwaith yn y 
dyfodoiy A pha ’oeth a fyddai eicli rhesymai benderfyniadau? 
Pa beth a ddywedai bsrn ddeaìlus wrtliych? Pa beth a ben- 
derfynai Ys’oryd y g-.riricnedd? f.Iai yr.ia y mae pclydrau 
goleuai pur;- yma y mae nefoedd ar y ddaear; ac nid oes un 
wrtli-resymeg, tm dealltwriaeth, nac un dyianwad o eiddo daear 
nac ufíern wedi eu cyssylltu a all ei wrth- brofi, na dwyn un 
resymeg dda i’r gwrthwyneb. 

Gellwch esgyn wed’yn as y galluoedd goruchaf, ac ymofyn 
à’r ddealltwríueih a leinw fynwes tragy wyddohleb ; gellwch 
ymofyn â Chreawdwr, Corfíblwr, a Chynnaliwr y bydyssawd, 
ein Tad sydd yn y nefoedd, gellwch gymdeitliasu â’r osgordd 
agoneddus o Saint, angylion, a merthyron, ae ysbrydion dynion 
«yûawn wedi eu perileithio, a tbystiant megys ag un llaio 



ÜBGORN ísEION. 


IS 


tim wirionedd y gwaith hwn, â pha un yr ydym ni yn 
ymwneyd. 

O’r ochr arall, nid dim yn ilai nà gallu yr Hollalluog, dim yn 
ilai nâ Glân Ysbryd Icsu Grist a brofa i chwi mai Iiwn ydyw 
gwaith Duw. Nis gali dynion anysbrydoledig gan Dduw trwy 
eu doethineb (idynol ei wrth-brofi, na llwyddo yn ei erbyn. Nis 
gallant ychw'aith, trwy eu doethineb yn unig, ei brofi yn wir- 
ionedd iddynt eu hunain, nac i ereiil ychwaith.— Nid yw eu 
hanalluogrwydd i’w gorthrechu yn ei phrofi yn Deyrnas i 
Dduw; canys y mae llawer o ddysgedigaethau a chyfun- 
draethau ar y ddaear na ammheuir gan ddoethineb y byd, eithr 
ydynt gyfeiliornus er hyny. Ni all dim yn íyr o allu yr Holl- 
alluog yn goleuo dealltwriaethau dynion egluro y gwirionedd 
gogoneddus hwn i’r meddwl dynol. 

Pan yr oeddycli yn eich cartrefieoedd genedigol yn yr hen 
wledydd acyn y Taleithiau, cyn y casglasoch gyda phobl Dduw, 
pa beth oedd eich meddyliau a’ch dysgwyliadau pan yr edrycli- 
ech yn mlaen ar eich corffoliaè gyda’r Saint. Pa beth oedd 
gweledigaeth eich meddwi, a gweithrediad yr Yabryd ar eich 
deaUtwriaeth ? Pan yr oeddech wedi casgiu gyda Saint y 
Goruchaf, ae wedi cyssylltu fel brawd, chwaer, a chymmydog, 
gyda’r gymdeithas femligedig hon, dysgwyliasoch ymddangos- 
iadau yr Arglwydd lesu Grict; i rodio yn ngoleuni ei wyneb- 
pryd, a tlirwy allu yr Ysbryd Glân, íbd i oraciau y gwirionedd 
gael eu dadguddio i chwi yn barhaus; y byddeoh yn y uofoedd 
yo Seion yr Argiwydd. 

\ rliai hyn oeddyní eich dysgwyliadau. ITi ddyGgwyliasoch 
glywed enw y Duw a addolwn yn cael ei gabln o’r boreu hyd 
yr hwyr. Dysgwyliasocli gael eich gwareds o glywfcd cabledd- 
au eich cydweithwyr drygionus; oddiwrth ormes eioh gwaith- 
feistri annuwiol, ac oddiwrth erlidigaeiha'a y crefyddwyr 
penboeth, y rhai oeddynt undebcl i’ch dryllio yn ddarcau, a’cli 
dinystrio yn dymmorol ac yn ysbrydol, pe ya ’oosibl. Ar y 
naill oclir eicli cneifiwyd, ac ar y ilall eich eilliwyd. 

Afionyddwyd chwi gan ymadroddion a.nuuwiol a gwjithred- 
-oedd fcaidd eieh cymmydogion. Distrywyd eich heddwch, 
ac ni allasech íwynlmu y dedwyddwch hwnw a’ch cyrhaedda yn 
yr efengyl. Etto teimlasoch ddylanwad Ysbryd y Gwirionedd 
ya ilosgi yn eich calonau, yr hwn a gynneuodd ynoch ddymun- 



SO UDGOttN SEION. 

iad hiraethus am gymmysgu â’r Saint. Llefeeli, “ O na allwri 
fwynhaucymdeitlias y Saint, a dianc o’r lle annuwiol hwn. O 
na bai genyf fodd i grynhoi t'y nheulu bychan, ae i ymdeithio s 
ymgasgl-fan Saint y Goruchaf ” 

Dyna oedd eich teimlad a’ch gweddi. Dysgwyliasoch vf.ir- 
edigaeth o uflfern, i gael nofoedd gyda'r Snrnt; i gyfuewid. 
afluneiddiwch am Seion o drefnusrwydd ac o harddwch : poeu 
edigaeth am heddwuh a dedwyddwch ; cabledd a chytiirwtì :m> 
lonyddwch a pharch i cnw Duw ; a newyn atn ildigoncdd. 
Mewn gair, dysgwyliasoch gael man l!e y bydtiai poh drygioi.i 
wedi darfod, a thristwch ac anwiredd wedi terfynu, a lle vr 
ymddigrifech heb eiclt liaflouyddu yn ngwenau gwynebpryd 
eich Harglwydd o ddydd i ddydd. Meddyliaf fy mod wedi 
rhoddi darluniad cywir o ddysgwyliadau y mwyafrif o’r bohi 
liyn cyn eu casght i gorflr’yr Eglwys. 

Yn awr frodyr a chwiorydd, pa betli sydd yn eicli shwystro 
rhag mwynhau yr oll a ddysgwyliasoch? Ehodda adfyfyriadau 
pwyliog o’ch meddyliau eich h.inain, a phenderfyniadau barn 
gydmariaethol, yn olcuedig ga« Ysbryd yr Arglwydd, atebiad 
iawn i’r gofyniad hwn. Gaìlaf ei atel> droswyf fy Itun, ac cíallai 
dros lawer o honoclt chv.-i. 

Os nad ydwyf yn mwynhau yr oli a ddysgwyliais; os naii 
yw fy ncdwyddwch mor gyflawn ag y dysgwyiiais; os nad yw 
goleuni yr Ysbryd Glân yn fy nghalon i’r graddau a í'eddyliais; 
os na chefais yr oll a ddysgwyliais pan yr oeddwn i iawryn y 
byd draw yn gytumysgedig â’r drygionus, mae yr achos ynwyf 
fy hun,—yv. fy r.ghaloti fy hun, - yti fy nhuoddfryd fy huu, - 
yn cgr/endid y natur ddynoì; fy ewyllys fv hun sydd yn fy 
rhwystro rhag mwynhau yr o!ì, a niwy nag a ddysgwyl;ais- 
Meddylddryeh angltywir ydy'f tybied y dichon ereilì fy 
rliwystro i rìiag mwynlniu o olenni Duw yn fy enaid ; nis gali 
holl uf’ern fy rhwyatro rìiag n.wynhau Seion yn fy nghalon i 
fy hun, os fy ewyllys yn bersonol a ddyry uiÿdd-dod i ofyniadau 
a gorchymynion íÿ nefol Feistr. Mac Efe wedi gosoù cynllun <> 
fy mìsen, yr hwn, os gwnaf yn ei o! a ddwg i mi gymmaint a 
mwy o nefoedd yn fy nglialon nag a allwn diiysgwy!. Dy na t'y 
atebiad. 

Gofynodd y Brawd Erastus oíyniad, li.y., “ Os dryga fy 
pghymmydog fi, a oes gorfodaeth arnaf drwy hyny i (ldrygu. 



ÍTDGORN SEIOẀ. 


21 


fy nghymmydog nesaf ?” Oywedàf nac oej. Os sarna frawd 
fy ýd sydd yn addfedu yn y maes, a orfodir fi drwy hyny i 
redeg trwy a sarnu eich eiddo eliwi? Na wneir. Pan ladratao 
person fy mholion o’r clawdd, a raid i minnau ddwyn eich 
polion chwi? Os fy nghymtnydoçr neu fy nirawd yn yr Eglwys a 
dwng. ae a gyrnmer enw Dnw vn ofer. a ganlyna o anghen- 
rliaid fod yn rhaid i minn&u ddefnyddio yr uu iaith? Os fy 
mrawd a wna yn ddrwg mewn unrhyw ffordd, ni chanlyna i’m 
cyfiawnhau i mewn un lîrwg unigol yn holl weithredoedd fy 

IHV wyd . 

Chwilied pob Sant y dyddiau diweddaf ei iiun, ae ymholed, 
“ A ydwyf fi yn un o’r personan hyny a wnant yn iawn yn 
’nliob jîetb. er j' dichon ci'cill wneyd yn ddrwg. — A ydwyf fi y 
person a wasanaethaf yr Arglw y id ynghyd a’m tŷ? — Aadawaf 
ti liob gweithred ddrwg, a phob gair drwg, er y diehon fy 
ngliymmydog, neu fy mrodyr a'm chwiorydd wneyd yn groes?” 
Cadeweh i’r ysbryd sydd o'ch tiiewn ateb y gofyniadau h.yn, 
uc yn inhob myr.wes yr atebiad yw. " bydded i nii fod y person 
îiwnw; hydded i mi wneutliur yn iawn o’ramser hwn allan ac 
yn dragywydd, heb gyfíawni drwg arall.” Ynapabeth sydd 
trenyeh? M se nefoedd genych yn eieh mimwesau eich hunain ; 
y mae Seion ẃnycli yn eicli calonaii; yr ydych wedi cael yr 
iioll ogoniant, yr holl heddwch, yr lioll iawenydd, yr holl 
gvsur. a’r hoH oleuni a lidysgwyHasneh pan yn gymmysgedig 
á’r hyd drygionus. Os twyllir chwi, pwy a’ch twylla? Os 
cam-drinir chwi, pwy a’ch catn-drinia? Os hudir chwi o’cli 
í oroii yn y diwedd, pwy a’ch twyllodd? 

Oeliir cj mliwyso y gotyuiadau hyn mewn gwalianol ffyrdd ; 
gellir eu cymliwyso at weithre liadau masnachol y byd, yn 
«igrstn! ag i râs Duw yn y galon, ae iacliawdwriaeth yr enaid; 
:'r diwedduf yn fwyaf neilliluoî y dymunaf eu cyrahwyso. Pwy 
sydd a dylanwaii drosun o honnch er achosi i chwi fethu cyr- 
imedd iaehawdwriaeth yn nefol deyrnas Dduw? Atebaf y gofyn- 
íadiiu hyn fy hun. lis cytnmer y Brawd Brigbatn a myíi lwybr 
cyteilioruus, a e’iael o honom ein cnu allai: o deyrnas nefoedd, 
ni feuir neb on.i y Br.iwd Brigham a minnau. Myfi yw yr unig 
fôd yn y nefoedd, ar y ddaear. neu yn ufferr. a ellir ei feio. 
Cymhwysa hyn at bob Santy Dyddiau Diweddaf. 

iswaith personolyw iacliawdwriaeth, myfi ywyrunigherson 



3? TTDGORN SEIOTî. 

a ddichon achnb fy Imn. Pan ddanfonir iachawdwTÌaeth aíaf 
gallaf ei derbyn neu ei gwrthod. Wrth ei derbyn rhoddaf 
ufydd-dod ac ymostyngiad gwirfoddol i’w Hawdwr mawr, trwy 
fy lioll fywyd, ac i'r rliai hyny a benoda Efe i’m hyfforddi. 
Wrth ci gwrthod byddaf yn dilyn tueddiadau fy ewyllys' 
fy hun yn hytraeh nag ewyllys fy Nghreawdwr. Y mae- 
V cyfryw yn mhlith y bobl hyn ag y dylanwadir, y liywod- 
raetliir, ac y tueddir eu mheddyliau, eu gweithredoedd a’u 
teimladau gan ry w berson neu deulu, ar ba rai yr ymddibynant 
am addysgiadau tymmorol ac ysbrydol, ac iachawdwriaeth yn 
ydiwedd. Nid ymddihyna y bobl hyny arnynt eu hunain am 
iachawdwriaeth, eithr ar nn tlawd a gwan arall o’n cyd-farwol- 
ion. “ Nid wyf yn ymddihynu ar un daioni o’m hciddo fy hu 
meddant, “ i’m harwain i mewn i deyrnas y gogoniant, eitfeir 
arnoch chwi frawd Josepli, arnoch chwi frawd Brigham, arnoch 
chwi frawd Heber. neu arnoch chwi frawd James. Credaf fod 
eich dealltwriaeth goruwch i’m heiddo i, ac o ganlyniad gad- 
awaf i cltwi í'arnu droswyf; mae eich ysbryd chwi yn well nâ 
fyysbrydi; am liyny galiwch fyllesoli; ymostyngaf fyhun 
yn hollol i chwi, a goso laf ynoch fy holl ymddiried am fy wyd ac 
iachawdwriaeth ; ile yr ewch chwi yr âf innau, alle yr aroswch 
ehwi, yno yr arosaf innau, gan ddysgwyl yr arweiniwch fi i 
rnewn trwy y pyrth i’r Jerusalem nefol. 

(i’ít' Imrhau.) 

Cyf. William Lewis. 


CYFAR\VV[;dT.AÍ)AU AR YR YMFUDIAD. 

(Aììan o'r “ MíUennial Star.") 

Brnt) yr Ymfcdiad oilciiytna i Utah eieni, tlrwy Phîîadelpbía 
k Cincinnatti i .St. í.ouis, oddiyno fe’i harolygir pati y Dyw. 
ydd Erastus Snow. Yr amser i gycliwyn fydd Chwefror a 
Mawrtli, a meddylir mai ma dau ns fyild amser y daith i St. 
I.ouis drivy y tlordd hon. yn lle deg wylhnos fel drwv Orleans 
Newydd. 

Cyn beiled ag y deallwn. ni walianiaetba prîs y cludiad ì 
Philadelpliia nnd yrhydig o.ldiwrth bris y eludiad i Orleans 
Newydd. Oddiyuo i Cuiciuuatti bydd yn £\ 10s; i St. I.ouia 



CDGOEN 6EI0S. 2S 

ŴÎ8 — os bvdd ymfudwyr yn gwmnioedd, ac yn cael y fantais « 
wneyd cytundeb ; eithr mewn dygwyddiad o bersonau, neu deulu, 
bydd yn debyg o fod amryw syUtau yn ychwaneg. Costia o St. 
Louis i’r Wersyllfan tua £1. Nid yw hyn ond cyfrifiad amcanol 
o’rprisiau, ac ni chynnwysa y lluniaeth. 

Gellir cael waggeni da, wedi eu gwneyd i’r pwrpas, yn y cych- 
wyn-le, a gwerthir y rhai cyfiawn, sydd a dolau ( bows ) ac estyn- 
iadau, an 70 o ddollars (tua £14 lôs) • heb ddolau ac estyniadau, 
67 o ddollars (£ 1 3 1 7 s 6c). 

Costia waggen a dwy ìau dda o ychaîn, ynghyd a’r ieuau a’r 
cadwynau £50. Efallai y rhoddir dwy fuwch i mewn am £55. 

DiweUir â defnvdd pebyll a waggeni genym ni. Gofyna 54 olath- 
eni i wneyd pabell, a 26 i doi waggen. Mae y defnydd yn 6fc y 
llath, a rhoddir ef i’r prynwyr wrth fyned i’r Uong yn Lerpwl. 

Ni chostia cludiad drwy y flfordd newydd lai na £15, ac efallai 
£16, ond ni a gymmerwn at ymfudo y cyfryw a dâl £12, os mcti 
hyny fyddyr ottn fedda , y gweddill i gael ei dalu yn Utah. 

Dylai yr ymfudwyr hyny a ddymunant i mi eu diwallu â 
gwêdd a waggen, da, pabell, neu dô wagen, anfon yr arian at 
liyny i mi yn union pan y penderfynant ymfudo. 

Dylai gawb a benderfynant groesi y gwastadedd y tymmor 
hwn, pa un a'i gyda’r cwmni £15, neu trwy dalu £12, anfon i 
mi yn ddioed £9 yr un, i’m galluogi i barotoi eu gweddeuau, 
waggeni, &c., ac fel y gwneler y parotoadau cyflymaf yraa ac yn 
St. Louis tuag at iewn gyflawniad -o lafur.waith mawr yr ym- 
fadiad presennol. Taler y blaen dâl o £l fel arferol, gyda y £ 9 . 

■Gall y rhai nad ydynt yn barod i fabwysiadu y naill na’r llall 
e’r cynlluniau uchod fyned i St. Louis, Cincinnatti, neu Philad- 
elphia, fel y caniatâ eu meddiannau. 

Dylai pawb o Saint y Dyddiau Diweddaf a feddant fwy na 
digon i dalu eu cludiad i’r lle yr ânt, dalu eu Degwm cyn ymad- 
ael o’r wlad hon. 

Ymfuda y Gyrodeithas Ymfodol Barhaus o hyn allan y dos- 
parthiadau o Ymfudwyr a dalant £10 a £13, ac felly sicrheir 
ìddvnt hwythau fanteision a darpariadau y Gymdeithas. Os na 
chostia y cludiad i’r Dyffryn fwy na £15, bydd y rhai a dalasant 
hyny yn rhydd o ddyled p«n y cyrhaeddant yno ; ac osna chostia 
hyny ad delir y gweddill yn ol iddynt ar ben eu taith mor fuan 
ag y geüir deall pa faint a gostia y cludiad. Dysgwylir i’r trefn- 



24 


UDGORN SEION. 


iad bwn, nid yn unig hwyluso y daith dros y tir, eithr dros y mór 
a’r afonydd hefyd. Teirala y Saint yn fwy boddlongar wrth ym- 
ddiriedholl ofal eu cludiad i ddoeth drefniadau y G. Y. Barhaus. 
Gofynir £9yr un am fabanod cyn cychwyn o Lerpwl, ac ystyrir 
hwynt yn un yn rhif cwmni y waggen. Ystyria y cwmni fod un 
waggen, dwy iau o ychain, a dwy fuwch, ynghyd a phabell yn 
ddigonol i gludo deg o bersonau, eu diîlad, a’u lluniaeth. 

Gall ymfudwyr ereill i Utah, na ddewisant ymfudo dan nawdd 
y Gyradeithas wneuthur pob darpariadau oddieithr lluniaeth 
drwyddora ni. Dylid anfwn eorchymynion ara waggen, &c., ac 
arian yn gyferbyniol i’r hyn a ymofyoir i ni yn ddioed, a chaiflf 
y cyfryw ddangoseg oddiwrthym ni, at ein Swyddog yn St. Louis. 

Anfoned poh ymfudwr i ni y manolion canlynol — eu henwau, 
oedran, galwedigaethau, a’u genedigol wlad. 

Gall ymfudwyr i’r Uno) Daleithiau yn unig ymfudo yr amser 
a ddewisont, gan y bwriadwn anfon llong yno pa amser bynag y 
bydd galwad digonol ; ní ofynir ganddynt hwy ond yn unig £l o 
ílaen dâl. 

Dylai y rhai ag ydynt am brynu gweddeuau, &c., anfon eu 
harian gyda eu bìaen dâl o £1, a’u henwau, &c; os bydd hyny 
yn anmhosibl ar y pryd, hysbysant y dydd y gallant, ac y 
gwnant anfon yr arian fel y byddo eu gweddeuau, &c., yn barod. 

Hysbysed yr ymgeiswyr yr araser y dymunant ymfudo, ac ym- 
drechwn eu cymrawynasu hyd y gallom ; a phan byddom barod, 
hysbyswn hwynt pa amser i hwylio, a pha bryd i fod yn Lerpwl. 

Ymbarotoed y sawl a rybuddiwyd genym ni fod y G. Y. Bar- 
haus wedi anfon ara danynt o’r Dyflfryn, gogyfer â galwad 
byrbwyll os bydd raid. 

Franrlin D. Richards. 


[Nid angenrheidiol i ni ychwanegu ar y cy farwyddiadau eglur 
blaenorol, ond galw sylw manylaf Llywyddion y Cynnadleddau 
Cymreig i ymddwyn yn eu hol. 

Dymunwn ar Lywyddion Cynnadleddau anfon gwybodaeth i 
ni yn ddioed pa sawl un sydd yn eu Cynnadleddau a ddyraunant 
anrhegu y G. Y. Barhaus â £10 ar yr arnmod o gael eu hymfudo 
eleni, drwy ymrwymo wrtb gychwyn i dalu yn ol i’r Gymdeithas 
gytìawn bris eu cludiad. — Gol. yr Udgorn.] 



tjnooRN seioî). 


29 


ÜDGOlìN SEION, 

W 6U 

§>zvcn p £amt. 


DYJID SADWRN, IONAWR 20, 1855. 

Annerchiad at Lvwyddion y Cynnadleddal: Cymreio. 
— Anwylaf gyd-lafurwjT yn ngwinllan yr Iesu. — Cymhellir ni 
gau yr Ysbryd sydd ynom, yr hwn a brawf rym y cyfammod 
a’n rhwyma ni yn un, yr hwn a bortreada i’n dealltwriaeth 
bwysigrwj’dd ein gwaith, a’r hwn a leinw ern henaid ag 
awydd i achub dynion i deyrnas eiti l)uw er mawl iddo Ef; yr 
Ysbryd hwn a’n hannoga — a’n gorfoda i gyflfroi eich meddyliau 
puraidd y waith hon etto at y dyledswyddau canlynol a or- 
phwysant ar ein hysgwydfìau ni oll i*w cyflawni. 

Creded ein cyd-oeswyr a gredont am danom; diystyred 
hunan ddoethion ein hymdrechiadau hyd y niynont ; a chon- 
demnied byd ein tystiolaeth a’m haerllugrwydd os dewisant; 
ni wna nemawr wahaniaeth, canys. i ni mae yn ffaith, ydyw y 
ntae yn ffaifh ddwyfol hrofedig fod y Duw Hollrilluog wedi ym- 
ddiried i ni ran o’r oruchwyliaeth olaf, hynotaf, fwyaf. a gogen- 
eddusafag a gyflwynwyd erioed i feibion dynion: mae yn tìTaith 
i ni y dryllia Efe, drwy oflerynoliaeth rhai mor wael â ni, hoU 
gestyll y fall a’n gwrthwynehant ; y dwg- Efe drwj ddom ni bob 
gwrthwynebydd yn ddarostyngedig iddo Ef ei hun, ac y sef- 
ydla Efe yn yr oes lion lywodraeth o gyfiawnder a hedd yn 
fuddugoiiaethus ar ddadfeiliadau gwledydd, ac ar garnedd y 
Babilon fawr. Ilysbys i ni yw y ffeithiau hyn Frodyr î Mae 
ein heneidiau yn ymwybodus, hcb os, o hyu drwy brawfiadau 
ann. haethadwy i ni, ac annealius i bawb amddifad o Ysbryd y 
gwirionedd oddi ucbod : ae y tnae ffaiíh bwysig arall mewn 
cyssylltiad â hyny a dciiynga ei cherfio ar lechau ein cof, fel 
nad allom ei hanghofio; hyny yw, ein dwyfol osodiad bob un 
yu ei gylch i fod yn flaenoriaid— yn arweimjddion — yn y.’Eled- 
yddion o y fod praidd cin goful yn dilyn ein hesiamplau ni yn 
mhob peth a orchymynom iddynt. 



ÜDGOltN 8KION 


KS 

Te £rntin'.Tsni eìn Mlieistr mawr nyni vn amddifbrì o’i fetîrlwl. 
i < ìrefnu cyfundraeth neu i ffurjìo mesurau ein hunain i ddwyn 
eddiamcryleh yr effeitiiiau mawreddog o adferiad yr hen i 
wneuthur y newydd fyd, ac o waghau yr lien a llanw y newydd 
fyd o'i drigolion yn uwch-angylaidd. ac anfarwol ogoneddus, . 
rnegysagy gadawa lioll sectwyr byd i ffurfio eu herthyglau, ac 
i “ gloddio iddynt eu hunain bydewau” yn ol eu mympwyau. 
gofÿnasai yr enaid ar unwaith, “ I’wy sydd ddigonol i’r mawr- 
waitli hwn?” Eithr, o’i ddaioni Iíf, nid dyna ein cyflwr nî : 
rhoddwyd i ni y cynllìin ; portreadodd ei Ysbryd ger gwydd 
ein dealltwriaeth y peiriant perffaith a ddwg liyn oll oddiam 
gylch, ac a’i cyflawnaoll, hob iot, a hyny gyda buandra cyferbyn- 
iol i ddiwydrwydd y peirianwyr ; rhoddwyd y peiriant hwn 
megys yn ein dwylaw ni — peirianwyr ydym. Iawn gofiant o 
hyn a ddengys i ni ein cyfrifohteb. ae iawn ystyriaeth o hyn 
a’n calonoga, 'ie, a’n symbyla i'r orchestwaith anrltydeddus a 
liertiiyna i'ti cylehoedd. Gan mai oferwaith yr ystyriem gyn- 
nygiad o brawfiadau o ddwyfoldeb y gwaith ag sydd wedi ei 
josod tu hwnt i ddadl yn eich calonau eisoes, atebir prif amcan 
presennol y cyfarchiad hwn i'r graddau yr ail enyna y ddawn 
diìwyfol svdd yi O’h i fwy diwydrwydd ; a llawenhawn o’r 
herwydd i’rgrmìdati y gwclir mawrion weithredoedd eich Saint 
gyda phob rhan o waitli i)uw. A gawn ni y gorfoledd hwn, 
Jí’rod-. r? Gorfoledd gorfoleddusaf gan ein henaid! Oni allwn 
ni gael genych gredu fod hyny ar eicli dwylaw chwi i’w wneu- 
thur! Credwn y gwelwch— y dengys Yshryd y goleuni i chwi 
pa le i wella— i ddiwygio, ac i ymegnio yn y flwyddyn hon yn 
dra tu hwnt i waith yr lion a aeth heibio. Credwn na raiil i ni 
nodi pob llesgedd sydd wedi bod yn mhuh un ac yn mhob peth 
oyn y ceir gwelliant; eithr hyderwn y bydd adfyfyriadau ar y 
mynedol, dan ddylanwad Ysbryd y gwaitb yn eangueichcalon- 
au, ac yn enyn eich sêl gyda phob mcsnrau doeth, ac i weled eu 
bod yn cael eu gweithredu yn eficithiol, er dwyn oddiamgylcli 
j gwelliadau a welweh yn ddaionus. 

Sylldrem arno ei lnin ynghyd a'i Gynnadledd yn nrych 
eywir eu gweithredoedd, a wetir yn ein cyfrifiad hanner blyn- 
yddol — yn nhaflen cyfrifiad y dyledion am lyfrau,— y cyfran- 
iadau at y Gymdeithas Ymfudol Barhaus, ac ail graftìad ar 
▼r hyn a gyfranodd ei Gynnadledd at y Leinl, a awgryma neu 



CDGROtî SEION. 


27 


a d<îylaî (idysgu i 1101) Llywydd betli yw y gwersi a deilyngant 
ei sylw manylaf ! Ffeitláaufel hyn, yn uwch nâ sẃn geiriau na 
llais corwynt, a dystiant yr anghen o’r sylwadau presennol; ac 
a sefydlant gymmeriad Llywydd Cynnadlerid yn effeithiolach 
nag y dichon dim arall wneuthur. Er na chredwn fod dynion 
gwell yn ein gwlad nâ’r rhai yr appeliwn atynt, ni ehredwn 
chwaith nad oes gwelliadau a atlech chwithau wneuthur, a’r 
rhai a fyddent yn ogoniant i chwi, ac yn lles i'r Saint a'r byd. 
Nid oes dim a brawf anallu llywyddol yn fwy nà meíhii 
cael gan y rliai a lywyddir gyflawni a geisir ganddynt. Ac 
nid oes brawf amlycach o anufydd-dod Llywydd nâ ei lbd heb 
osod mewn gweithrediad y mesurau a geisir ganddo. Li 
ufydd-dod ef yn gyferbyniol i’w ymdreeh a orehfyga wrthryfel, 
a deilynga ac a ennilla ufydd-dod ereill iddo ; tra, o’r ochr arall, 
os esgeulusa efe y cynghorion a gaiff dysgahyny ereill i’w efel- 
ychu drwy anufyridhau i’w gynghorion yntau. Gan na ofynir 
gan y naill na’r llall o honom ddim ond a ofyna y Duw cyíìawn 
ag sydd yn addaw ein cynnorthwyo i gyflawni hyny, dylaì 
ffyddlondeb a rhinwedd pob un o honom orfodi ein gilydd i 
gredu mai un-peth yw gorchymyn â gweled y cyflawniad o 
hono; neu fod y ywneúthur yn gyssylltiedig anwahanol â'r 
cynghor. l’e yn y nef yn awr, a arosem ni heb gyctiwyn hyd 
yr ail neu’r trydydd alwad? 0 Ra, ystyrid liyny yn bechod a 
ysgymunai yr anufydd o’r lle. Wel, yn ol graddau y wybod- 
aeth, paliam nad yw anufydd-dod i’r Offeiriadaetli yma yn 
bechod? Ac os yn y Llywydd, onid caulyniad naturiol yw 
dysgwyl i’r Saint fod yn anufydd liefyd ? Tmft'rost pob Llyw- 
ydd fyddo cael Saint ei ofal i rodio yn ysbryd y gyfraith, a'* 
gorchestwaitti liwynt fyddo yn glod iddo. 

Eliag ofri na ddeatla pob Ltywyddioni fanylrwydd ddyled- 
«wyddau y cylch y troant ynddo; a chan na cliawsom amser 
cynt i gyflawni yr hen ddefod drwy roddi “ calenig” i’n cyf- 
eillion. hyderwn yr ystyrir iawn hyfforddiad o'u dyledswyddau 
yr anrlieg o “ Gatcnig” oreu yn awr. 

Dylai pob Llywydd wylied dros lcsiant tymmorol ac 
ysbrydot yr oll sydd yn ei Gynnadledd, gyda rhag-ofal tadol; 
cyngliori ac hyfforddi Llywyddion y Cangenau o harthed i hob 
peth a duedda i ledaenu gwybodaeth o'r efengyl, ac adeiladu 
yr eglwys mewn purdeb ac mewn nerth; i iceled fod pob cyng- 



CDGORN SKMN. 


Ü8 

Iiorion a roddir, a phob mesurau a amlygir drwy y Star, yr 
Udgoen. neu a ddeuant ato tnewn unrhyw ffordd arall oddi 
wrth ui Lywyddion yrt cael eu cario allan yn effeithiol, trwyadl 
« phryiilnn drwy holl (ìangenau ei Gynnadledd ; galw, ordeinio 
a 'lant'ou y persouau cyfaddasaf i addysgu ac i hyfforddi yr 
Kgl«-ys ; galw ac ordeinio dynion i bregethu yr efengyl mewn 
cylchoedd newydd o fewn ei gyffiniau, fel y caffo pawb o fewn 
ei gyrhaedd glywed yr efengyl; gwylied yn fanwl na fyddo 
uurhyw athrawiaetlmu yn cael eu dysgu yn yr eglwysi yn 
groes i’r rli ii a ddeiliiaw oddiwrth y Brif Lywyddiaeth, neu a 
orchyinyrtir eu dysgu drwy yr awdurdoihui rheolaidd a Dad- 
guddiadau Ouw; bod yn ofalus na adawo i unrhyw ddy'sgeid- 
iaeth nac arferiad anfoesol lechu yn unrhyw o egtwysiy Saìnt, 
abol ysawl a wrthodo rodio yn deil« ng o’i broffes santaidd, 
ar oi cacl ei ; rybuddio yn Jeiiwng â gweinidogaeth yr eglwys, 
yn cael ei ysgaru o biith y eyflawu, fel y byddo eglwys Crist 
yn bur, ac y cynnyddo mewn gẁybodneth o Dduw drwy ddawn 
yr Ysbryd tìlàn ; ilysgu y c.yfoethog i dalu eu IJiäowst ; ymliys- 
bysu ei huiiau yn, a chwilio i mewn i ddospartiiiad y Uyfrauyn 
ei Gynnadledd ac yn y Cangenait; gosod pawb ar waith i 
wertitu yr argraffedig air hyd y gellir cael cylchrediad i bob 
llyfrau a gyhoeddir gan yr Eglwys, na byddont yn sefyll ar 
ìaw yn un tnan yu ei tìynnadledd, ac na fyddo» Dospartliwyr y 
CangenuU yn eu gwerthu ar goel ; bod y Cymdeithasau Traeth- 
odau, lle y maent yn cael eu eyrmal, a'u sefydlu hydy gellir lle 
nad y nt, ao yu iawn ddefnyddio y oyí'raniadau î'w dybeuion 
priodol ; bod y Cangeiiau yn gwerthu y Star a’r Udgohn sydd 
a,r law. ae yn neillduol íod y i tospar thwyr yn trosglwyddo yr 
hol! ariau sydd yn ddyiedusir Swytidtaàu yn brydlon, fel na 
rwymer dwylaw y rliai a ddymunant gario y gwaith yn mlaen; 
riioidi mesurau doetli mewn gweithrediad i <ialu dyîed ei 
tìynnadtedd ; ac yn neiìlduol dyiiyna nr iioh Llywydd i hwyl- 
«sti a chynnorthwyo yr oll a allo i yiiifutio i Seion neu i’r Tal- 
eitiiiuu Unoì. Yn e n wtííii'. t ii teiiynga y tìyunieithas Ymfudol 
Barhaus, a’r cyfraniadau m y Deuil, gefnogacth rymus a phar- 
haus pob Llywydd Cy; :indii"id 

Weitìiian, Frodyr Llywy:'; h I. tìwelwch na raid i chwi fod 
heb ddim i wneutìnir, pan ymweloch â’r Canger.au ; wele 
ychydig o waith i ddechreu, ceir chwaneg erbyn y dybeuir hyn. 



0DGOP.N SEION. 


2S 

Etto ni wyddom am ffordd i hebgor un iot o’r uchod. nac i 
gymmeradwyo y Llywydd a esgeuluso vngaú o hono; dyled i 
Dduw ac i’w waitli y w yr oll, a’u ffyddlondeb gyda yr yehydig 
ddyledswyddau bychain presennol yn unig a’n galluoga i 
gyflawni. ac i deilyngu i ni oruchwyliaeth drns betliau mwy. 
Po cytiawnid hyn baeh a enwasom yn y chwarter blwyddyn 
presennol, ad-dalid i’w gyflawnwyr daliadau can cynnnaint o’r 
nef ac o’r ddatar; os ammheuir, hawdd yw gwneyd prawf. a 
chael gan Dduw dorri y ddadl. Paham na ehawn ddysgwyl y 
gwneirhyn? Os analluog. Duw anghyfiawn a’i gofyna! Os 
arswydir rhag eíííiitli y resymeg hon, arswyded y Llywydi! a 
fetha ; canys, yr un resymeg a’s prawf ef yn aníTyddlon ag a 
brawf ei Dad Holialluog yn un á’i air i’w nerthu os ymdrccha 
fel y dylai. 

Bellach, Frodyr, adwaenocli pa Ysbryd a’n gorfoda i'cli cyf- 
arch fel hyn, a'r dyben o hyny hetÿd. Llanwed yr Ysbryd 
hwn eich eueidiau chwithau, a galluoged cìiwi i gyflawni y dyl- 
edswyddau hyn oll hyd y llytbyren o honynt. Gwna ni yn eofn 
i ysgrifenu yn eglur atoch chwi, dan yr ystyriaeth mai rhagor- 
olion ysbrydion y cyn fyd ydych — am y rhai y dywedudd eicìi 
Tad, “Y rhai hyn a wnaf yn Uywodraethwyr yn eu prydiau a’u 
hamserau; ein hymddiriediad yn eich mawredd a’n calonoga i 
ofyn a dysgwyl llawer o gymhorth genych; fel y gweddai i 
ddewrion mawrcddog llu yr Arglwydd, y rhai a broffesant fod 
yn gadfridogion byddin annorchfygol, ac ydynt i ddadymeliwel 
yd byd a’i wyneb iawn i fyny mewn byr amser, deuwch a pliob 
swj’ddog ac aelod a berthyua gyda chwi — deuwch yn mlaen i’r 
frwydr fawr olaf hon, mor wrol ac anrhydeddus ag y gweddai 
i’ch proffes. Ag arfau gloewon, arddangosiadol o burdcb 
calon, ágrymusder meibion Duw, yn ymfrwydro am y coronau 
anniflanedig sydd o’ch blaen— yn eich cyfer— yn adlewyrcliu ar 
eich llygaid eisoes, deuwch yn mlaen. Deuwcli yn awr, 'ie, 
deuwcli a’ch holl galon a chyda pliob arfau y deyrnas, deuwch 
i faes y frwydr i’n cynnorthwyo i ênnill y fuddugoliaeth add 
awedig a sicr ini! Beth meddwcli? Mae’r Brenin yn aros ani 
eich atebiad! Gweled a gaffom o ddymuniad ein calonau. 
sef gweled pob Cynuadledd fel llu banerog wedi 5 mwisgo yn 
holl arfogaeth eu Brenin, yn rhuíhro yn mlaen ofuddcgoliaeth- 
au i fuddugoliaeth dragywydd. 



39 


UDGORN SEION. 


Cynnygiwn y cyfarcbiaii hwn yn lle llythyr etholiad i’r holí 
Lyn'ydilion yu eu oylchoedd presennol, ac yn brawf o’n hym- 
ddiried ynddynt a’n gobaith drwyddynt am fawr lwyddianti 
Ysbryd Duw byddinoedd Israel a orphwyso ar bob un o 
houocli gyda mwy grymusder a nertli o hyn allan nac oli; a’oh 
cyneuo à’r tân dwyfol fel marwor oddiar yr allor, nes y byddo 
uich sêi fcl iBani yn cyneit drwy eich lioli Gyunadleddau, y sèl 
a’r yniroad a weddai i, ac a deilynga y mawr-waith sydd yn 
ein dwylaw; eich calonau a orlifont gan eiriau y bywyd yn cu 
pryd mewn doethineb ddwyfoi dros eich geneuau; cyngliorion 
y Sautaidd Un fyddoeich rlieol, a’ch lioflf waith fyddo porthi ei 
braidd, coleddu ei ẃyn a gweinyddu iachawdwriaeth i fyd ar 
drengu; liyn yw ac a fydd taer a pharliaus weddi eicli cyd-íilwr 
drosoch oll, yn enw ein Brenin. Amen. 

Derbynied y Saint ein “ Calenig" iddynt iiwythau, yr anrheg 
oreu a ailwn roddi, sef eu Llywyddion presenuo! ; mawrliewclt 
eich braint o’u cael; gweinydilwcli iddynt gysuron o’ch medd- 
iannau i ddiwallu eu lianghenrheidiau, rhodiwch yn unol â’u. 
eynghorion, a byddwch o’r c/i galon â hwynt yn mliob rhan o 
waith yr Arglwydd; felly yr hwn a’n pia ni oll a ad-dalo ichwi 
ar eich canfed. 

Cfeisiwn gan bob Llywydd anfon i ni yn ddioed enwau yr 
Henuriaid Teitliiol yu ei Gynnadlcdd. 

Hysbysed y Llywydd i ni enw y sawl a ddewiso yn Henuriad 
Teithiol, ac na anfoner neb o hyn alian lieb liyny, ac hyd oni 
chatfo efe drwydded briodol i liyny yn ol. 

Yr Ymfudwyr Eleni . — Hysbyswn y Saint fod ein parchus 
Gynghorydd, a’u lianwyl gyd-lafurwr er’s blynyddau bellach, 
sef yr lienuriad Thomas Jeremy, yn bwriadu dychwelyd at ei 
deulu ac i fynwes yr eglwys yn ol i Seiou yn y gwanwyn 
dyfodol. Felcenailydd ufydd dros ei Dduw gadawodd y Brawd 
Jeremy briod a tlieulu iauanc a lliosog yn Utah ; ar ei gost ei 
hun daeth ar draws cyfandir a thros y môr ; er’s mwy nâ dwy 
flynedd beliach mwynhaodd y Saint Cymreig ei wasanaeth 
ffyddlon a pharhaus drwy ddè a gwynedd, a diau fod miloedd 
o honyut wedi mwynhau mwy o leshâd, bendithion, a daioni 
drwyddo nag a allant dalu ynol iddo; etto, credwn eu bod yn 
dysgwyl am y cyfle a’r fraint i brofl eu cariad drwy wneuthur 



DlíOOHS SElOif. 


sr 


a allant i’w gynnortbwyo i ddychwelyd yn gysurus; wel, dyma 
eu dyuiuniad i’r Saint, a rhodded eu Llywyd.liou bob eyfl« 
iddynt fryt'runu at hyn, iio anfouer yr oll yma i ni yn brydlawn. 

Cymmerwn y pleser o ofyn eu hynawsedd at ein hanrliyd- 
eddus Lywydd Speneer hefyd, yr hwn sydd ar ddychwelyd i 
Seion ; ni fu teilyngach cais o flaen y Saint na hwn; hynod- 
ẁr hoff a ffyddlon, ceir colled ar ei ol, a gofidia y sawl na 
thaio y deyrnged a allo i’w gynnorthwyo. Gadawn hyn gyda 
y Llywyddion i’w ofalu liefyd, ac i’w drosglwyddo yma gyda y 
llall, a’u eyfraniadau at yr “ Hemtriaid Tramor” hefyd, yu ol 
eais y Llywydd Iíiehards. 


MYNEGIAD CrFRIFIADOL. 

© ËGLWYS ÌESU ÜRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF YN. 
NGHY5I4ÌU, AM Y R HANNER RLWYDDYN YN TERFYNW 
HH.4GFYR 31, IS5A. 


L I. T D v D Ü, 
Uan Joiic». 


crwo HO*WTB. 

Tbouias Jereiny. Daniel Daniela. 


t'yn/iadl ('uns A 

H 

n 

Ath. 

Di.Tnr 

1/or Y m Berí 

(>lt. Llyw. 

Morgaiiu" l)(!'vyr. 

34 I 

•27 0 

90 

60 

54 205 

•22 

49 

206 


Moriîaiiwsj (Jrllew. 

19 I 

Ofi 

36 

2 4 

19 

Ö 

3 

0 

47 


.sir F'ii»y 

19 0 

$0 

25 

32 

18 

41 

1 

6 

46 

556 T. D. Giles. 

Sn Fryditimog.. 

7 0 

•cö 

7 

5 

6 

18 

3 

I 

10 


Llauelii 

n o 

69 

13 

8 

17 

7 

l 

5 

30 

338 Beu. Jones. 

CaerfyrrldÌH .... 

7 I 

•26 

10 

0 

5 

11 

1 

0 

13 


««oüleild Feufio.. 

4 ü 

U 

5 

*2 

‘2 

0 

1 

5 

1 


Deau PimiIm» .. .. 

13 0 

32 

5 

3 

9 

15 

2 

S 

13 


Sir Aliertt-iíì .... 

5 0 

15 

4 

3 

1 

0 

O 

0 

6 

108 B. Bvans. 

Sir Feiriouydd .. 

6 0 

14 

7 

2 

1 

0 

l 

0 

4 


Sir Fliint 

5 0 

•20 

5 

5 

3 

I 

0 

0 

10 


Sir hdmbych.... 

5 0 

10 

5 

5 

2 

3 

0 

0 

7 


Sir Fon a Coowy 

G 0 

14 

6 

5 

4 

2 

l 

0 

6 

98 Rd.Robert». 

Cyfaurif.... 

141 3 

6ti9 

•220 

180 141 

309 

36 

74 

399 

4240 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Yr “ Arweinydd i Seion .’’— Cymhellwn y Traethuwd bycha» 
hwn i sylw y Saint, ac yn neillduol yr ymfudwyr eleni — ni 
ddylai ua o honynt fod hebddo. Dylai fod yn eu llogellau e 



32 


TJDGORN SEION. 


liyd i ateb pob cwestiwn, ac i’w hiawn gyfarwyddo yn mhob am- 
gylchiad ; dysga pa fodd i bob dosparth barotoi i gychwyn; pa 
fodd i ochelyd colledion a chostau hyd y ffordd, ac uid oes 
gynglior ynddo lieb fod yn werth llawer mwy nà cheiniog a 
dimai! Mae ei gyfarwyddiadau hyd y Taleithiau, ac yn wir i’r 
sawl a elo yr holl ffordd, mor gywir a defnyddiol eleni ag yr 
oeddynt y llynedd, liyd y cyrhaedda. Dysged y Saint nad 
gwir yr hen ddiareb a ddywed, “ Goreu y dd.ysg a brynir trwy 
brofiad mae llawer un wedi methu cyrhaedd Seion o lierwydd 
anghredu y “ ddysg” a brofodd ereill; eithr na efelycher hwynt 
gan Gyinro, er mwyn ceiniog a dimai. 


DYLEDION AM LYFRAL AR Y (ÎWAHANOL GYNNADLEDDAU. AM 
Y CHWARTER YN TËRFYNU, RHAG. 31, 1854. 

Sir Fynwy, £40 ils lljc; Sir Frycheiniog, £10 10s 3jc; 
Gorllewin Morganwg, £117 ls; Llanelli, £44 15s 5jc Caer- 
fyrddin, £25 1 Is 4 jc ; Sir Aberteifi, £15 19s Sjc ; Sir Feir- 
ionydd,’ £12 16s lOjc; Sir Fflint, £21 1 Sjc;- Sir Ddinbych, 
£19 9s 2jc; DyÖ'ryn Conwy, £11 13s lljc; Sir Fôn, 
£16 8s 7 jc ; Penfro Ogleddol, £6 13s 5j-c; Dwyreiniol Mor- 
ganwg, £136 15s 6èc; Cangen Gymraeg Livrpool, £3 3s 8 ác; 
Sir Henffordd, £4 8s 7c,— Cyfanswm, 492 19s Ojc. 


Derbyniadao am Ltfrao o Ion. 1 hyd Y 15,— Thomas 
D. Evans, I7s; Thomas Morgan, £2 lOs. 

ggr Ymddengys llytliyr dyddorol oddiwrth Golygydd blaen- 
orol yr Udgorn, sef yi Henuriad John Davis o r Dyffryn, yn 
y rliifyn nesaf. 

*»* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i CopL Jones , “ Udgorn Scion” Office , Sicansea. 


CYNNWYSIAO. 

Aiaetli y Llywydd B. Youih: 

Cyt'arwyddiadau ar yr Ymfudiad 

(jolyeyddiaelb — Auuerclnad at Lywyddioii y C>nnadliddau Cymreig 

Yr Yuìfndwyr Eiem 

Mynegiad 

Amrywiaethau, 


17 

22 

25 

SÍ 

31 


ABERTAWY: 

ARGRiFFWYD A CBYHOEODWYD GAN D. JONES. 



UDGOltN SEION, 

» K V 

^n rn y> ^aútt. 


Ruie. 3.] CilWEFROR 3, 1855. [Cyf. VIII. 


ARAETFI GAN Y ELYWYDD B. YOUNG. 

Â Jriuìùodwyd yn y Tahernact, D. Ll. H. Mawr, Chwefror '20, 
1 8ä.'i, yn y piydnawn. 

[Pai liad o <1 imJ . 524. j 

Dymuüwn sylwi iir hyn. Darllenwn yn y Beibl fod yna un 
ÿogoniant yr haul, arall y lloer. ac arall y sêr. Yn y Llyfr Ath- 
rawiaeth a Chyfammodau gelwir y tri gogoniant hyn yn dan- 
ddaearol, daearo), a netol yr hwn yw yr uchaf. Bydoedd 
ydynt walianol ddosparthi.idau, neu drigfauau yn nhỳ ein 
Tad, Yn awr. ni fydd y dyn hwnw, neu y fenyw hono, na 
wyddont amgen am aliu Duw a dylanwad yr Ysbryd Glân nag 
i gael eu harwaiu yn gyfangwbl gan berson arail, gan ddifuddio 
eu dealltwriaetli eu hunain, a pliinio eu ffydd wrth lawes un 
arall, bytli yn alluog i fyned i mewn i'r gogoniant nefol, i gael 
eu coroni íel y dysgwyliant; ni fyddant yn allnog byth i fyned 
yn Dduwiau. Nis gallant lywodraethu eu hunain, heb sôn am 
lywodraethu ereill; eitlir rhaid eu cyfarwyddo yn mhob peth 
bacti fel plant. Nis gallant reoli y typyn Ueiaf arnynt eu 
hunain, ond y mae yn rhaid i Iago, Pedr, neu rywun arall eu 
rheoli. Nis gatlant byth ddyfod yn Dduwiau, neu i gael 
eu coroni fel llywodraethwyrâgogoniant, anllygredigaeth, ac â 
by wydau tragywyddol. Ni ièdrant byth ddal teyrnwialen o 
ogouiant, mawredd, a gallu yn y deyrnas nefol. Pwy a wnant? 
Y rliai ydynt ddewr, ac wedi eu hysbrydoiì â gwir anymádi- 
S [Pris 1 y. 



34 


L’DGGRN SEION. 


bynrwydd y nefoedd; a ânt allan yn eofn i wasanaeth eu f)uvr. 
gan adael i ereill wneyd fel y mynont; y rliai ydynt yn ben- 
derfynol i wneyd yn iawn, pe gwnelai holl dilynolryw yn 
holloll groes. 

A gymhwysa hyn i rai o honoch chwi? Atebedeich cnlonau- 
A wyddochehwi gystai ä mi pa betli sydd yn iawn, a pha beth 
n-ag sydd? Gwyddoch niewu rliai petliau, ond fe ddichon na 
■wyddoeh gystal inewn pethau ereill ; eithr egluraf pa beth a 
feddyliaf, trwy y geiriau canlynol. — Gwnaf yr holl ddaioni a 
allaf, a’r oll a wn pa fodd i’w wneyd; a chiliaf oddiwrtii bob 
drygioni a adnabyddaf ei fud yn ddrygioni. Geill pawb o- 
honocli wneyd cymmaint à hyna. Cyfeiriaf fy ngluiion at 
ddoethineb, a gofynaf i’r Argiwydd ei gyfrmiu i mi ; ac os mai 
oud ychydig a wu, yniwcllàf arno. fcl y nieddianwyf ychwuneg 
y fory, a ehynyddaf felly o dd'ydd i ddydd, yn ngwybodaeth y 
gwirionedd, fcì y cynnyddodd Iesu Grist mewn corffoliaeth a 
gwyboŵet'.i, o fabandod i ddynoliaetli ; ac os nad wyf yn 
alluog i farnu droswyf fy hun yn awr, fe ddiclìon y bydüaf yn 
mhen blwyddyn etto. Yr ydym wedi ein ffurflo i gynnyddu 
yn ngiiyrhaeddiadau dealltwriaeth, a diclionadwy yw i’r Sant 
lieiaf, drwy ymlyniad diysgog wrth drei'n Duw, i gyrhaedd 
iachawdwriaeth gyflawn a thrwyadl. wrbh ei ffyddlondeb ei 
hun. trwy rás Duw. 

Gwn fel yr oedd hi yn swydd Jackson . Y mae teuluoedd yn 
y ddinas lion a aethant i'r swydd hono er ys 21 neu 22 o fìyn- 
yddau yn fiaenorol i’r hydret' diweddaf, os nad wyí yn camsyn- 
ied. Gwn pa beth oedd eu teimladau. Eu holl ymgais oedd 
cael myned i dref Independance,. swydd Jackson, lle y dys- 
gwyliasant weled poo pechod a drygioni wedi sychu i fyny — 
nefoedd wedi ei dechreu ar y ddacar, a therfyn ar hoil ofidiau 
eu marwoldeb. Y dyben hwnw a’u cynhyrfodd hwy i fyned 
yno. Druain o honynt! Cyn lleied a wyddent am iachawdwr- 
iaeth a’r dull i’w cliael. Gaìlaswn innau fod wedi myned yno 
hefyd, ond yr oedd awydd arnaf i daranu a rhuo allan yr 
efengyl i’r cenedloedd. Yinlosgodd yn fy esgyrn fel tân ym- 
gauedig, ac felly cefnais ar swydd Jaekson i bregethu efengyl 
yr iaehawdwriaeth i’r bobl. 

Fel hyny yr oedd teimladau y hobl a aethant i fyny i swydd 
Jackson; ond nid oedd arnaf fi chwantmyned yno; uid ym- 



CDGORN SEIOS. 


35 


x>d(llonwn s.r ddìm ond gwaeddi ar hyd y ddaear pa beth mae 
yr Arglwydd vu wneyd yn y dyddiau diweddaf hyn. — Yn mhen 
enyd deehreuodd y gwrthlif hwnw a tfryd'io mewn dwy (f'ordd, 
a chawsant hwy fwy o ofid yn Independance nag a gawsom ni 
yn Nhalaeth Caerefrog. Ewynodd a rhuodd arnynt liyd nes eu 
gorfodfryd i ddianc. 

Mae blys arnaf i ofyn i’r personau hyny a yrwyd ailan o 
swydd Jactson. os dyoddefasant gymmaint oddiwrth y eyf- 
lawniad o’r gyriad aìian ag a ddyoddefasant yn y dysgwyiiad o 
hono flwyddyn eyn ei ddygwyddiad? Chwi a atebech oll . pe y 
gwybuasech tiyny flwyddyn yn mlaen llaw, ua allasech ddy- 
oddel' y meddylddrych. 

Yr wyf am gymhwyso hyn mewn dwy ffordd. Dichon i cliwi 
y rhai nad ydych wedi myned trwy y profedigaethau, a’r er- 
lidigaethau, a’r ymlidiau gyda y bobl hyn o’r dechreuad, ond 
yn unig wedi darllen yn eu cylch. neu wedi cly wed eu hadrodd, 
feddwl mor ddycbrynllyd vr oeddynt i’w dyoddef, a rhyfeddu 
pa fodd y goddefodd y Saint hwynt oll. Achosai y meddwl am 
danj'nt i’ch calonau i ytnsuddo o’ch mcwn, eich hymenydd i sym- 
mud, a’ch corff i grynu, a pharod ydych i waeddi, “ Nis gall- 
aswn ei ddyoddef.” Yr ydwyf fi wedi bod yn ei boethder, ac 
ni theimlais yn we!l yn fy mywyd. Ni theimlais erioed dd;- 
hidliad mwy haelionus o lieddwch a ga.Uu yr Hollalluog arnaf 
yn y man llymaf o’r profedigaethau. Nid ydynt ddim i mi. 

Clywaf rai pobl yn sòn am eu helbulon, eu gwasgfeúon 
celyd, a’u habertliau mawrion dros yr efengyl. Ni fu erioed yn 
aberth i mi. Nid yw unpeth a allaf wneyd neu ddyoddof, 'ond 
ciegys syrthiad pin i’r mór. Tra y rhagora y bendithion, y 
galluoedd, anrhydedd, liawenydd, gwirionedd, inchawdwriaeth, 
gogoniant, anllygredigaeth, a bywydau tragywyddol gymmaint 
arunrhyw beth a allaf ad-dalu am y fath raddion gwerthfawr 
ag y gwahaniaetha y dyfnfor rnawr mewn eangder, maint, a 
phwysau ar y pin a ollyngaf iddo. 

Pe meddwn i filiynau o gyfoeth i’w gyssegru er adeiijadn 
y bobl hyn, ac y dywedwn, cyrammerwch y cyfan, ac adeijad- 
wch deralau, dinasoedd, nc amddiffynfeydd ag ef, gan amddifadu 
fy hun o bob oeiniog, a fuasai liyny yn aberthiad ? Na fugsai 
i’m teimladau. Pe gelwid arnaf i bregethu yr efengyì hyd 
oni fyddai fy ngwallt yn wyn, a’m haelodau wedi gwariycha 



S6 cnöortn ski<)K. 

<fan oe'lran, hv<l oniil oI« n i «•aerorl i'.n hn<M. ar heh weled fy 
níieulu na'ni cyfeillipn ilrai’hefn >n y cnnw.l ; ; fyildni hynr 
yn ahei'thiiid? N;i fyiiiai pitlir 1-y.ìiìai yn un o’r bendithion 
mwyaf a fiyflwynwyd i ii-rwol d.lyn — i y«*l ç'.iíw miloedd, 
cfalliii filiynnu o dywyìiwcíi i oleuni. o lcilni.iut N.it in ae antt- 
hyfiawnder. at efíwyihlorion gwiriiiuoltl a cliyfia" iular yn y 
hywiol Dduw. 

(/'uì hurhciu.) 

Cyf. WlLLIiJI I.EWIS. 


OAIR O DDÍNAS Y I.I.YN HAI.EN AT Y SAINT Y» 
NU- : YMHU. 

L). Lì II. Mciwr. lhjd. 31, I ü.'.-í. 

Anwyi, Fbouyk. — Meilnaf yr hyfry.iweh yn awr o'eh cyfarch 
o dilyft'ryn y mynydtl f.iu. C< i haeddais yma ar y 2áain o fis 
Jledi. yn iaeli, myfî a’in teulu; <te er fy ìnpwr ddy wenydd, can- 
fyddais fod y diiiiiits vn rhaaori mewn harddweh a maintioli ar 
ddiin a ddychymygais am ilmii. Cefais i'y hun y» fuan wedi 
l'v ani«vlei'ivnu gan yr tien frodyr gynt; a tlteimlais fy hunan 
ar unwaith yn gwiil gartref. Hyfrydweh oedd geuyf weled y 
l’rophwyd. a tliiiel yr anrliydedd o gyfrinaeliu ag et amryw 
tlroion. Jlae et' yn meddti iiygatl craíT. a barn uniawn ; ae 
vn ei bresennoldeb ef yr adncbydil Hawer un ei huuan. Mae 
vn diríon a mwyn wrth y rluti gostyngedig a gonest, ae yn 
ilew rhuadwy i'r rhai ofnog a drygioims. Gw eitliredoedd dyn 
» adnebydd o bell, ac nid hawdd ei dwyllo mewn dim; ae ym- 
ddengys t'cl pe byddai pob dawn we.ìi eyd-ymgyfarfod ynddo. 

Mae digon o tÿwioliaeth i bitwb yn y dyffryn liwn, a digon o 
clir lieb ei gymmeryd i gymiul mwy nâ tíiri chymmnint o drig- 
olion, heblaw y dyffrynoedd eang ereill syud oddiamgyleh. 
Wedi treulioy gamtf eyntaf, ceir gweled y tlodion yn dechren 
eodi en penau, ae yn dod i feddiannu t;,i. tiioedd. ae ycliain; a 
phwv ond y nhwy ! (’eir eu gweled yn gwer.u wrth ganfod y 
siopwr newydd ddod i mewn wrth ei foi'.il yn cloddio ffos. y 
cyfreitliiwr vn ymofyn eoed o'r kanyon, y meddyg yn trafiid 
eymmrwd. yr ysgrifenytid yn tynu pytntws, a'r pregethwr 
liyawdl yti tewi sôn. lîne Unwer un. er liyny, fel fy liunan, yn 



EWÌROîi 8E10N. 




?îi\el ílilvn ei prìfyd«lycl oi hiin, îsvb ncbos <îys?u un newydd. 
Mae’u 'joí’yn i <l iy i *oì«I!<mj: i l *ì> -tii y;ua, a iîw'iioyd ei oreu 
ì adeiialu toyrna:» l' ìir.o. os ; *w rh\wiin y*mi jryda dyben 
arall, bv*i«iai yu w- h i«iùo aros y: » nîjreíj a gwasauaetlui 
lîiainmoii 

Pc* caniatâai «mser, iíi-’îwu r«"h-i h »o«.'s ein taith tuaîç ymR, 

wyho lactli a «Mysgiis îvwy hriSíiaò: oml. oî’ailai y byddai 
yn wolî ü in l-'wor 1 cl l\s;u drostrpl liuuain. gan tud teith- 
wyr tat ; y.na y.i w.i 1 . :.\i \ iwn i\v jjily.id vn eu barn Digon 
fy<i*l dv>vy«l, to! v .! ' ■ \ m'ieli, y iywy«M yn l’e-l i'wi-mn. yr 

ychain yn ygtyfni'j, líyu'.s n w< ithiau yn ystyfnicach. y ey m - 
mwynaswr yn caei ei daì:i si*r aiu'iare iicrwyii i, y gwas weith- 
iau yn troi yn teistr y f«>rwyn \n feistres, a llawmìer yn 
hriii'ier. Ond, y nsae - eyf;ui yn iawn : tue«Ma yr oll i brofi a 
plierfteithio y Stmc. a’u fecrotoi i ddyod«ief pethau mwy. 
Hliai'ì i hawh dih'uant i Seion cii'.yf«><ì t r gweii ac er gwaeth. 
ac ni i i fwynhaii yroll a ewyiiysiant. Cofier y rhaid a«ieila<le 
Seion, cyn y nu-ynht'ir > r liol) ta ihau y cenir am «’any.it. Hyd 
yma. mae teyrnas iK*n>e<hi mejys rnwyd, yn Jlawn o hob niath 
b bysî*<»d, o’r hrytiiyli hacli dymunoì nyd at y shark m.iwr 
ysgiy 'faetiius. 

M ae gwîiith I)n.v yu liwy<i îo. gwybo îaeth yn inyned ar 
gynnydd. a’r diîifol a’i lu yn ymeymideiriogi. Brysierl y rhai 
jçoncst i f-eion mcwn ams«.r, fei na fvd<hmt ar oì ; canys dydd 
nrswv<ius syud yn agoshau. Adeiiadei' y dcyrnas, a bydded 
oyfoetli h. goiud yit ail îethau. Cwoithreder cyfiawnder, a 
gwneler i arail yr hy» a :idyn'unid iddo yntau wneutlmr tuag 
at ci cyd-<idyn. lVi«!icr h<»d am grebac.hu y cyfan, a gortliryniu 
y tiawd. canys hrodyi* unwae<l y<!vin < .11, a chyd-etifeddion o 
ystad Duw. Gweithredwn fel ag i deilyngu gwohr, ac nid 
cerydd. I D.luw y perthyh ein llwyddiant, ac nid i ni ein 
hunaiu; canys mynych y mae trefniudau ac atncanion dyn 
yn metiiu. DeuwMi ynmi iod yn e.ddo yr Arglwydd, ae nid yu 
ei<i<lo eich hunain; ac yna gwenau Duw a fyddant arnocli, a’ch 
il vyddianta iyd<l amlwg. 

Bellach, anwyl frodyr, terfyn.if hyn o lythyr trwyeich annog 
\ ffyd Momleb a brawdg irwch. Pereh 'ch y Llyw yddiaeth sydd 
arnoeh ; daliwch i fyny eieli Ui-o<»kn, a gwraudewch arei saín. 
Beudith Duw a’ch dilyno olL F y ngiiolion atuch i gyd, o’r 



38 


T7DOORN SEION. 


Llywyddion D. Jones, Thomas Jeremy. a Danieî DanìeFs f x 
llywyddion y Cynnadleddau a’r Cangenau, i lawr hyd yr aelod 
gwanaf o fewn eieh terfynan. Amen. 

Eich brawd yn y cyfammod newydd, 

Joiin Davis. 

HANES EISTEDDFOD CYNNADLEDD ABERTAWY. 

Anwyl Lywydd Jones, — Ar ddymuniad taer oddiwrth amryw 
anfonaf a ganlyn i chwi i’w gyhoeddi yn yr Udgorn. 

Gydwladwyr hynaws, — Cyi naliwyd yr Eisteddfod uchod, yn oî 
yr hysbysiad a roddwyd, ar Ddydd Nadolig, yn Nouadd y Saint, 
Heol Orange, Abertawy. 

Cymmerwyd y gadair yn brydlawn gan J. J. Thoraas fNathan 
Ddu o Lywel). Cyfododd ac annerchodd yr Eisteddlod gydag 
araeth fywioir, hyfedr a chyrahwysiadol. Adroddodd hefyd e» 
‘ Gywydd Annerchiadol >, er boddhad y gynnutleîdfa. Yna fe 
annerchwyd yr Eisteddfed gan D. E. Jones, mewn araeth fyr, 
gynuwysfawr, ac adeiladol i feirdd iauaiuc. Yna aethpwyd yn 
tnlaen a’r feirniadaeth ar y gwahanol gyfansoddiadau, yn fyr, yn 
áöiledgudd ac ochrawg, ac yn gydwedd gynawn larn ag ansawdd 
a theilyngdod gweithiau awenyddol yr ymgeiswyr. 

Y TESTl'NAü, ä’R CYFA N SODDIA D A 17. 

Yr Ywfudiad' — Tri ycigeisydd, sef Llwydwedá tan yr laa 
A'ltud o Geredigion, a Phert-rin. Dyfarnwyd v wobr i Llwyd- 
wedd tan yr Iau ; gatwyd yr enw, ac atehoád Joscph P. Prosser, 
Aheramam Alltud t» Geredigior» yn ail oreu. 

G wladgaTweìi, Rfojddìd, a Gicirwnedd — Tri a mgeî+ydd, sef 
Bardd Gwawr, Abwyd wyneblwyd, a John Reynolds. Barnwyd 
Bardd Gwawr y goreu, sef J. P. Prosser, a John Reynolds yn ail 
«r?u. Buasaî ymdrechfa boeth rhyngddo tf â Bardd Gwawr, pe- 
ua chadwynasai \r awen at gy fansoddiad mor fyr, ar destun mor 
ddyddorol. Gofaled rhag llaw. 

Ymdreehion y Saint yn Nghymru — Dau ymgeisydd, sef Hen 
Sant, a Brodor o Ftìini, Brudor o Ftìint oeJd y goreu, ond yn 
annheilwng o’r wobr. Eu prn&adau eu hunain ydynt gylch rhy 
fychan i ddarfelyddu yr atugylchiadau cydíynedol ag ymdieclnoa 
y Saint yu Nghymru. 



tJDGORN SETON. 


S» 


Hiraetli am Seion- -Chwech ymgeisydd, sef Era9tus, Hiraethus 
n îflint, Cnyn/auus, K. Conwy, J. Davies o Gaernawon, a Jupi- 
îer. Erastus oedd y goreu ; atebodd J. P. Prosser i'r euw, a’r tri 
elaf yn gyfartal ail oreu. Mae y goreu yn lled wallus, ond nid 
vw v lleill ond inath o duchangerddi cwynfanus ac athrist. ac 
nidcerddi hiraethus ddyniuniadol am Seion. Cynghorwn hwynt 
i ddarllen ychydig o“ Gyfrinach Beirdd Ynys Prydain," gan îolo 
Morganwg; gwna les iddynt. 

Ymdrechion y Saint yn Nghynnadlr.dd Orllewinol Moiganu-g— 
Un ymgeisydd. ond nid llwyddiannus. 

Y 1 rysorfa Ymfudol Barkaus — Da.u ymgeisrdd, sef Heber, a 
Gwentwysion. Heber oead y goreu o lawer, ac yn deilwng o’r 
«obr. fialwyd yr enw, ac atebodd J. P. Prosser. 

Yr Enllibwr — Tri ymgeisydd, sef Nicholas o Rwssia, Phantom, 
a Chas ganddo Gythraul. Darluniodd Nicholas o Rwssia yr 
Enüibwr vn lled dda, ond nid i'r nod gofynol er teilyngu y wobr. 

Da genvm weled tuedd, amcan, ac yrndrech prydyddion a 
beirdd ieuainc. Cawsom lawer o wallau amrvwiol yn y cyfao- 
•so.idiadau gnreu, a llawer o hethau teilwng yn y cyfansoddiadau 
gwaelaf. Annogwn hwynt i ddiwygiad, mewn ysgrifenyddiueth, 
acenyddiaeth, silliadaelh, odliadaeth, mydriadaeth, a chystrawen. 
Hyn ar gyfiawn lal'ar y “ Gwir yn erbyn y byd,’’ ar air a 
ohydwyhod. 

Dewi Ei.fed, 
Nathan Ddu. 


Y gwobrwvon am werthiad y traethodau a ddyfarnwyd i Tho- 
ntas Peikins, Llansainlet, Henry John, Treforis, a Mrs. Davies> 
Abertawy. 

Yr adroddiad goreu o Freuddwyd yr Apostol Woodruf oedd yr 
eiddo Mrs. W'alters, College St. Dyfarnwyd iddi V wobr. 

Y dadgamdd goreu o Gyflafau Nauvoo, oedd Dan Jones, 
hachgenyn 12 mlwydd oed, mab i D. E Jones. Dyfarnwyd iddo 
y webr. 

Y dadganiad goreu o “ Joseph the Seer," oedd eiddo Miss 
Sarah Walters o’r Dref hon. Dyfarnwyd iddi y wobr. 

Cafodd V gwvddfodolion ddyddanwch mawr wrth wrando Capt- 
Jaces, &c., yn eu bannerch mewn ymadroddion doethion a svn- 


40 


ÜDGORN SEION. 


wyrgall ; ac i lanw y gwahanol il(!iífy»ia<ifiu o aMdo yr ymgeia. 
w yr, cafwyii y pl»*ser «> wran«!o cyí.ms *d«i »*lau De«'i El't-d. * 
Nathau Ddu. A«ifO'ldw !d l >e» i oi gy fans«<(idiad ar y n><irechi«*nr 
v Sa«DC yn Ni'hyniiadîfdd Oriieuinf 1 Miirtianu g. mi* ui> arall i'r 
Enllibwr vn dr-> niedrus. Adrodd do a chauodd Natìutu 0<«u e» 
gvftttisixiiiindau destlos yntau. 

Yn ü'y’uihìith á tíwahanol wHittirediad.iu yr Eisteddt>/d can"di 
r còr yn .‘‘e<ì<us am> vwiol od<> au. 

Mewn «felychiad perdaith o’r clarionet , imjs » Id Mr. iíenjy 
John, Treídris, anìrv w dònau difyrus dms beu. Eos, h iì id«iu 
G lantaf, i'îyb-d, a i'anasant i ui r f«t > beie-d.i dra, n* s t 

dychymygem ein bnd yn c!>wed Uais u*u fawl iiys neio.'ion M 
Dan Jnues (y Cethiydd Cd nireia), ac K!en Anghan.d J<<nes (Eos 
G walia), ei ciiwaer, «.'onetiiit» ychydig drus wyth mlwydd o«*d, «. 
ganasaut i ni “ Lord, whut looe have tn -r setm.i! â’r delyn. 
Hefyd canodd !>an Joiies yr Hiraeth am Sieioii,* ar y dòu 
“ Aderyu pur,” er b(>ddlom wy«)d cyflredinoi. 

Gan na cfittuudd y rhai uchod yn unol â tiiesumau yr Siste<l»i- 
ío<i, ni ehid d . larnu t;w.ibr id lvnt. Er h>»y, «m eu tf\ ilill.uideb- 
a'u hejjnion, gv\ueir rliyw gydUHbyddhietli iddyul gau BwyilgOF 
yr Eisteddtod. 

Hyn, ynghyd a dadganiud o amryw dònau ühd wabanol ber- 
sonau, yn gyss;. litie«.i^ â melysderau y«ielvn,a lanwodd fynwesau- 
y presennoiiojj o.l â .ly«idauwcli a liawei.\ <ld, yn y> liwn deimÌH i 
gorfoleddns yr yuiadauwyd yn brydlawn, tra y chdhu y côr “ (Jod 
»ave thc Clueün. 1 * A. L Jonüs, Cofiadur. 


ÜLGOilN SEION, 

» K l' 

Äeifii p j»aint. 

OYDD SADWRN, CHWEFROR 3, 18f,5. 

Yr Y'mfi.ihad. — Yn yelìwanegol at y cyfarwyddiadau x 
roddwyd yn c*in rliifyn diweddaí' ar yr YTnfudiad, ae at ba rai 
crefwn sjto neillliut y Llywyddion, fel y gallont iawn gyfar- 
wyddo yr ymfudwyr, dywedwn mai doeth íyddai ìT Saint w. 



UIHìOHN NKION. 


41 


fwriadant ynifudo eleni o Oyniru, ymbarotoi i cyelmyn rn 
gynnaryn mis Nlawrtli, os 'iewisaut gyil ymùeitliio â'u aiiydif 
i ütaii. U;»n f( n 1 doetii ilrefniad aroh gwyr yr ymi'udiad pre- 
genrtoi yn sierli iu nawdd ae hyfior<l<iiadau yr Henuriaid Am- 
ericanaidd *iy«;li weU j ‘li j i'r Saint HryJeinig > n f*vy nâ eliynt, 
cymiieliwn y 8 iiut Cymreig i y mliarotoi, lel y galiont i’w ynSiau’ 
cyfarwy idiadau yr H Mim i 1 1 T. .Jeremy ar liyd y daitii. 

iJylai y sawl a. d iewisoi'r Liywyd l Snow iirynu auifciìiaid a 
waggeiii. iddo anfoìi yr ai ian mor luan ag y bo modd, — erbyii 
y 14ego’r ni’s bwn. n -u a- (idiwedd o bellat'. 

Cyiniieiia y Llywydd liiclìards y rbai a fediìant t\vy o arian 
nag a fydd yn aiigiienriiei iiol er eu clado i i>en eu taith, i'w 
cyílwyno iddo ef. ac y c itíant ei ddaogiioseg* et’ er eu eael y:r 
ol gan y Lly'wydd Vou- g ; ac feily, niii yn miig JtyddHiit y;t 
ddiogel rbaü ilaiiron ar ii*d y daitb. eitar i>\d ianto dtiefnydd 
njawr i y mfu lo y 8a nt tju'iion i 8eion o byny eynt. íjwaru 
llawcr o ai ì m gau y S.dnt yn ílynyd lol i brynn diiladau eo>î 
fawr. 001 : 1 . iiestri eliina, a Jlawer o iictiiau a ellid eii beb^or. vh 
enwedig ysi awr pao y mae y petliau iiyn oii i’w eael yno mor 
hynod o rad; pe bentiiycid liyn'y ir Drysorfa cr ymîudo y 
tlodion, arbedi(i ihtwer o iiedion a tlirafl'ertii i’w ciudo, ae í'? 
wnelid lie& annysgritiadwy drwy ymíudo y clodion â liwynt. 
iJiau y bydit.u yr an m y n twy deínyddiol i’r pbrehinog yno 
nâ’i gwerth o nwyfau a brynasai pai. yn ddiiirofìad o’u hangen. 

Y galwad cauiynoi o eiddo y Lls wydd iheiiards a arddengys 
i’r Saint yr itnglienriieidrwydd sydd am iddynt brysuro i cyi ■ 
lawni eu cyfaimnodau á byd ac Ciilwys, a gw neutluir eu dyied- 
swyddau tuag at Itdaw a’u cyd-ddyuiou, lei y byddont baro.i 
fyned yn gymmeradwy gan eu cydwybodau eu hunain. — y?> 
awaiurdodau eglwysig, a ehan Ysbryd l>uw’. Prawf liyii. Ld 
pob jietii arail nad ainser i hejiian yw ein dyddiau ni, — nad y\v 
cyfnod y diweddglo Jiynod ite]i])ell oddiwrthym, ae y dyiai ]>< ì> ; 
un a fy no “ fyned i mewn eyn e.tu y drws,” ar draws v .Mor 
Werydd, i wnenthur â’i lioll egni yr liyn vr yinadodd ei ddwy- 
law ynddo i’w wueutiiur, pa un bynag ai rhybuddio t*i gym 
mydogion drwy draethodu, tystiolaethu ae iawn fneheddu. ynte 
drwy gyflawni unriiyw dilyle iswyddau ereill a ofynir ganddo. 
Pwy s>d»ì Wedi gorphen ei waitli, ae yn harod i atei) y gwa- 
tioUdiaii a gaulyn gati ddywedyd, “ Wele li, yr wyf yn iioiiol 



42 


UDGORN SEION. 


barod yn awr?” Pa sawl un o’r Saint sydd yn barod i 
gychwyn ychwaith pe deuai galwad yn awr o’r Dyffryn i ddod 
adref oll yn ugliôl y Gymdeithas Ymfudol? Oni cheffid llawer 
inor daer ani aros ychydig, eu bod heb dalu am eu llyfrau — eu 
eyfraniadau, &c., ag yw rhai o’r cyfryw ag yr anfonir am 
danynt yn awr? Esgus resymol iawn. rhag cau drws yr ys- 
tafell briodas hono gynt, oedd gan y “ morwynion ffol,” yn eu 
jolwg eu hunain; etto yr oedd eu hesgeulusdod i barotoi, pan 
yr oedd amser ganddynt i hyny, yn cau y drws yn eu herbyn. 
Pwy o'r Saint a’u befelyehant yn awr a feia arall os o lierwydd 
ei esgeulusdod y gadewir yntau ar ol, pan y dely galwa<ì olal', 
■“ Deued yr holl Saint. mae’r llong yn aros?” Ymdrechwn i 
“ brynu yr amser oblegid y dyddiau sydd ddrwg.” Ond 1 ddyeh 
weìyd, dyfynwn eiriau ein Llywydd ei liun : — 

“ Mae y Saint a fyddant yn analluog i fyned yn mhellach 
nâ Philla«ielphia, Cincinnatti, neu St. Louis, at eu rliyddid i 
aros yno hyd oni allant fyned yn mliellach. Caffant gymmer- 
•mcradwyaoth a bendith yr awdurdodau eglw ysig yn gwneuthnr 
hyny. Catfant gyf'arwyddiadau dynirwi doeth a da a anfonwyd 
o'r Dyrtry» i ly wyddu arnynt, ac i wylie l dros eu lles. 

•• Dywedwn wrth yr lioll Saint. nac aroswch yma os oes 
modd genych i uroesi y môr. Wedi cyrhaedd liyd y Taleithiau 
Cnol. pHrhewch i deithio yn y blaen ar hyd y lfordd eich cyf- 
arw \ ddir ymldi mor gyflym ag y eaniatà eicli amgylchiadau. 
•Cadwoh eicli gwynebau tua Seion. Ymdrechwcb yn ddiwyd, a 
b\ uu*ch fyw yn ffyddlon ger bron yr Arglwydd, ac agorireich 
ílordii o’ch blaeii yn hynod o annysgwy liadwy ; a chyrhaedd- 
n'c h yn y fau a benododd Duw.i ddiogelu ei bobl yn gynt nag 
yr ystyria rliai o 1ioik»c!i yn awr, fod yn bosiiiw.” 


LLOFHUDDIAD JOSEPH A HYRUM SMITíI ! 

(Üyfyniad o draethaind sydd yn aicr yn y Wasg ) 

O ! Yitolygfa alarus a welid ar ddydd angladd J. a PL, Smitb. 
Ni fu, ac nifydd byth, ei chytfelyb; pawb yn bendrist ar hyd 
yr lieolydd, yr holl siopau wedi cau, a jiiiob masnach wedi eu 
iianghofio. Yn mlaen cyflymais fy nghamrau, nes cyrhaedd tỳ 
y .diweddar Joseph Smith. Ymwthiais drwy y dorf alarus, nes 



ÜDGORX SEION. 


4* 


••yrhaedd yr ystafell lle y dodasiii ei gorfT ef a’i frawd, (can\*« 
yr ceddynt wedi eu dwyn o Carthage y dydd hlaenorol); yno 
gorweddent yu eu heirch, ochr yn ochr — wyr mawreddig, fel y 
dyoddefasant. ochr yn ochr, o garchar bwygilydd ain flynyddau, 
ac y cyd lafuriasant, ysgwydd yn ysgwydd, i adeiladu teyrnas 
yr Emanuel: cariad tragywyddol a’u rhwymasau yn ddiysgog 
wrth eu gilydd, ac wrth eu l)uw hyd angau; ac yn awr, fy 
llygnida weìai waed y ddau íerthyr duwiol yn ymgymysgu yn 
un llyn ar ganol y llawr — eu hen fam dduwiol a galarus ar ei 
gliniau yn «*i gannl rhwng y ddau. a’i ilaw ar bob un o’i nieib- 
ion a orweddent mewn gwaeil— ei chalon yn mron ymhollti gan 
arteithiau dirdynawl a gofldiau anysgrifìadwy. Wrtli ben y 
meirw eisteddai priod anwylnidd pob un, ac oddiamgylch eu 
tad. safai pedwar o blant bychain Josepli, a ehweeh o blant 
Hyrum, gan waeddi yn awr a« eilwaitb, Ev nhad anwyl,’* 
•• Fy nhad anwyl innau.”ehe y Heill, heh atebiad yn ol ond »d- 
leisiat I o’r muriau, “O fy nhad.” ac o galonau y mamau. — “ Fy 
mhriod wedi ei ladd a’u hen fam \ n dwys ochain, 41 O fy 
nnsibion, fv meibion.” 

Yn mlaen yn awyddus ac yn drist ymwthiai y milocdd yn eu 
tro, i gael yr olygfa olaf ar eu brodyr anwyl. ag y bu eu 
eynghorion dwys, a’u dysgeidiaeth nefolai.dd, yn fiwsig yn eu 
elustiau, yn llewyrch i'w llwyhrau. ac yn llawenydd i‘w ealon- 
au lawer gwaith. Yn yr heolydd oddiamgylch, teyrnasau 
dystawrwydd y hedd o’r hraidd; ond pawb, fonediiig a gwreng. 
á’u dagrau grisialaidd yn treiglo ar hyd eu gruddiau yn lli'. Yr 
oedd liyd y nod yr haul a’r elfenau wedi ymlonyddu megys 
mewn syndod, a holl natur yn edrych argynddaredd dyn at rai 
rhagorol y ddaear yn hon fel yn mhob oes o lioni. Cofiaf byth 
fy nheimladau ar y pryd. Yn awr gwelwn y ddau ddyn mwyaf 
eu rhinwedil a'u doethinebyn ddiau ar y ddaear, pa rai a welais 
megys gyneu yn pregethu yn íwynaidd, oddirhwng hariau 
haiarn eu carchar. efengyl yr hedd i'r rhai a. geisient eu Hadd ; 
y ddau a safasent fel dwv frwynen yn nghanol ystormydd 311 
dystion o'r Iesu, er gwaethaf cynddaredd eiddigeddus y wasg. y 
pwlpudau, a mobs yr oes, gan ymuniawni fel y frwynen a’i phen 
i’r làn ar ol pob awel, gan ddirmygu elw ac enwogrw ydd bydol, 
yn ddiysgog glynasant wrth eu nhôd nesgorplien eu gwaith, ac 
fel eu brodyr heuaf, a’u Blaenor o’u blaen, ni charasant eu 



44 


UDGORü SEIOÎf. 


heinio ìs hyd angau, ni onìmedJ.isant wynebu yn wybo'lus iV 
lhitidfa ; ond neidiasant ar yr aüor waedíyd a wele.nt yn eu hnmjr 
yn Carthage, “feì vcalfentad.uyfo.liad u"'eU.” Ond pwy bin n 
ail ddesurifìo yr olvufa hono a theiinhulau y miloedd o alarwyrf 
Yr uaiu UN’snr a’u cynnaliai rhají suddo dan yr ormes a’r uoüed 
oeid, fo i d v 1 1 o hrysur bwyso yn dod ar hyn hefyd cyn hir, — 
fo l yr !iwu syd 1 a'r uiorian g \ wir yn ei law yn canfod y cyfan, 

íiC y . on i ym ittali af Ilawddach i’r darlienydd ddych- 

yin/'jn lisi'? i nii d iarlunio yroWufa hon. a’i chanWniadau. 

0»i i <i Wchẃelyd yn <>1 i Cartinue uyd.i’r hanes, o’r ile y 
dienui'S tui tiiri o’r uloch p**y iaawn, y 27ain. Danuossi j 
darliini »d a ganlyn yr ymosooiâd ar •• carchar a set\ Ufa y fan. 
yneulur, yr hyn a ysurif'< nwv<) gan un o’r pedwar ag ociti 
yno ar y prvd, sef Dr. Wiilard Iticluirds. 

“OAU FYN VI) V N V CAUCHAB. 

“ Dichon vrhvn a uanlyn foì <!>*i mynyd yn cae' ei jjyflawni, 
a»r nad wyf íì vn me hiwl ei tod dros ildau ; ac ysgrifenais cf 
gais, ac er eglui'fîàd i’m cyíeiílion. 

Curthage , Mehefiu , 2 7 ain, lb !4. 

“Ssiethwy ì cawo<! o fwìedi i fyny y grisiau ;>t d lrws tŵtji 
«archar ar yr áil hiwr, a chlywsom sŵn llawer o draed yn ym- 
ríithro i fyny CunHsom y drws, a safasom <>*r tu fewn i’ŵ 
ei’byn, síc i’w ddala yn nghauad, canyâ nid ôedd arno na chl«* 
n a lnicli a elli<ì ddefnyddio. I>r.vs o Oirtc. teueu y w ; cyn uynte<ì 
ag y cyrìmeddodd y sŵiì trae I hen y urisiaü, sin tii.isant «irwy 
y drws, ;i’r beleit uyntaf a îutsiodd rli yngon'î, ac u hrofo i 1 mai 
ilòfruddion oedd vno Ar Jiyn newídiasonì ein nagẁodd. 
Nei<ìio':i<I Mr. Jòseph Srnith, Mr. Tuyior. a inim< iu, i’r ochr aralf 
i’r ŷstafeíi, a Mr. lìyrurn Snntii a giliodd ddwv ran o dair ar 
draws yr ystafell ar gyfer, a’i wynêb at y <lrws, pmi y saetliwyd 
peieii o’r drws, yr iion a. aetli drwy ei ben; yn<. ewympoitd wisç 
ei gefn ar ei byd ar lawr, 'neb symud ei dr ucd. Ym l iengy* 
«ddiwrtli V tyllau yi. ei diillad a'i gortfwedy’n fod pelen araM 
wedi ei s letliu drvy y fî'enestr ary pryd, yr bon a auth i’w gefn 3 
st thrwy ei goríí'. nes sefyll yn ei awrlais, yr hon oedd yu 
mhoc r, d ddeau <d int?sfro,ft. ean ei chwi friwio vii ddarnae. 
U'aaid fod y ddw r y bw’len wedi ei daro ar yr un eiliatL Pa* 



CDGORN pCIOS. 


ii 

jw-yjwpodcl. dywcdodd yn cldeilladwy, ‘* Yr ydwyf yn ddyn 
marw.” Eilryclio«iü Josopli aino. ac a tiùy wc«{,o<ld. ‘O! i'y 
anwyl frawd iiyrun*!*’ Yhh g , ;m agor y drws ychydig íocHeUüi 
n ) hw aswy, saethc.M ;Vi iaw -dtlr\ !l ar a; tur i’r fynedfa. o ba !• 
»r y fomcnt hono y ciaeth peien ac a rwygodd fyuwea Hyrurn 
▼ii ajiored. ac aeth i’w hen cJaii ei èn, ae alian <lrwy ei goryn, a 
drylhau ereill yn aneìedig ato ar y pryd, aç aeth rhai peleni 
ereill drwyddo o*r drws. Parlia(»dd Jcnseph i saethu â’i law- 
dclryll i’w' gwynebau, gan set'yll o’r naill ociir, a chyrhaedd ei 
îaw' o aingylch post y drws, ond nu thodd tri baril a tlianio. 
Safai M r. Taylor wrth ei »»chr a ftbn yn ei la.v, â’r Iio.j y curai 
tìaenau y baaiiets a fîroenau y drylliau a hwthid i’r drws. Yn ei 
ẅchr eî safwn innau gyda tfou arall, ond rii ailwn gyrhaedd i 
«araw i bwrpas heh fod yn ff.oenau y dryiJiau. Wedi i’r llaw- 
ádryll fethu, ni feddem fodd i atnddiftyn ein hunain; a chan y 
dysgwyliem ruthriad y terfysgiu i’r ystafeli bob niynyd, j 
drws eisoes yn hanner llawn o d«irvìiiau, ac yn ymwasgu yn 
mlaen i’r ystafell, ac heh ubaith o un man am achub ein byw- 
ydau, ond angau yn sv liu ynein wynebau o’r tufewn, rhuthrodd 
Taylor at y tfenestr, yr hon sydd tua 12 neu 1 :> troedfedd • 
Hciider o’r llaw r tuallan. Pan yr oedrl ar ncidio allan, saethwyd 
pelen oddifewn i’w gluu.acar yr un eiliad saethwyd pelen arail 
wddiallan, yr lion a darawodd ei awrlais, yr iion oedd yn 
miioced aswyei woistcoat . gan ei chwiii'riwio yn ddarnau, a gad- 
ael y bysedd yn sefyll ar 5 o’r glocli, l f i mynydan, a 26 mom- 
•ntau. Grym yr ergyd hon a’i gyrodd yn ol i'r ystafeil, a 
«hwytnpodd i’r llawr, ae a ymdreiglodd o dan y gwely oedd y* 
«i ymyl, ac yno y gorweddaifel uu rnarw. Er hyn parhaodd rhat 
•'r drws i saethu ato, ac*. a rwygasant ddarn o gnawd oddiar ei 
íorddwyd fwy na llaw gwr, ac er y eeisiwn ei arbed fy ngoren 
•rwy guto a gwyro eu drylliau à’m ííbn. Fel yr unig obaith. 
anturiodd Joseph i'r ft'enestr, o’r hon y cwympasai Taylor; ond 
•y n ei chyrhaedd hraidd, aetli dwy beien drwyddo o’r drws, ac 
un arali oddialian drwy y tìenestr a aeth drwy yn agos iV 
gaion; ac eíe a gwympodd allan, lle yr oedd blaenau bagnets yn 
•i dderbyti, ac efe a waeddodd yn ddealladwy, *() Arglwyo* 
>y Ntw.’ 

**Niu cynt yr aetii ei draed ef o r ffenestr nag yr oedd fy 
*ilien itmau yiutcii, a’r peleui yn chwibanu o atpgylch. Ar Uy» 



46 


DDGORN SRIOÎÍ. 


gwacddasant yn uchel, ‘ Efe a neidiodd o’r ffenestr,’ a’r rhaí 
oedd wrth y drws, ac ar y grisiau, a redasant allan. Ciliais o’r 
ffeneetr pan welais mai ofer fuasai ei ddilyn ef, a neidio ar dros 
gant o fagnets, pa rai oeddynt erbyn hyn wedi crynhoi o am- 
gyichcoríf Josepli Smith. Etto yn anfoddlon i’w adael, estyn- 
ais fy mhen allan draehefn, a syllais yn graff am ychydig i 
weled a oedd riiyw arwyddion bywyd ynddo-, heb gofio fy 
mlierygl fy hun, penderfynais fynu gweled diwedd yr liwn a 
garwn fel fy hunan. Wedi fy moddloni ei fod ef eisoes yn 
farw, dros gant o’r terfysglu yu ymruthro arno, acychwaneg yn 
dyfod o’r ochr arall i’r carcliar; a chan y dysgwyliwn bob eiliad 
ptdynt ddyehwelyd i’r carchar, rhedais at ddrws ìiaiarn y gell, 
yr liwn oedd wrth ddrws ein hystafell ni, ac wrth yr hwn y 
safent i saethu, i edrycli a oedd clô aruo. Pan ar ei gyfer, 
gwaeddodd Mr. Taylor arnaf, ‘ Cymmerwch fi gyda chwi;’ ac 
wedi gweled t'od y drws hwnw yn agored, dychwelais, a 
chariais Mr. Taylor yno, sef i’r carchar mewnol, ae a’i dodais i 
orwedd ar y llawr, ac a daenais fatras drosto, fel na sylwid 
arno, canys dysgwyliwn y terfysglu i mewnbob eiliail. Sylwais 
wrth Mr. Taylor, — ' Mae hwn yn wely go gale l, ond os nad yw 
«ich clwyfau yn farwol, gobeitliiaf y cewch chwi fyw i draethu 
yr hanes.’ Dysgwyliwn gaei fy saethu bob eiliad, a sefais yn y 
«lrws yn barod, deued a ddelai. 

“WlLLARU Riciiaros.” 

LLYTHYIl UDDIWIÍTH Y CHWAER JEUEMY. 

Dinas y Lhjn Halen, Medi 31 , 1804. 

Anuyl Krioí>, — t r w v f vn arliub v nyfteusdra ì>>vn i auiou 
«toch, rliag ofn na chal' gyfle eleni etto. Yr ydvni ni fel teulu 
vn iairh, ac vr wyf yn ddioichgar ia»n i’m Tad nel'ul am ei 
ddaioni a’i ofal droson bob amser. Gwn fod eicli gwe.ddiau chw i 
yn cuel eu hateb »r ein rhan fel teulu; nid ydym ninnau yn eich 
hanghotio chv ithau yn ein gweddiau : mae fy nymnniad ar f'y 
nhad nefd i’clt nertliu clnvi a'r brodyr ereill yn mhob amgylch- 
ìad a’cn cyfarfydja. i 

Fe gawsoin Gnnmanfa ryfeddol o dda yina, a buasai yn ddia 
genvf pe bu.iseoh cbwi yma yn gwrando pregeth y Llywydd' B' 



DDGORN SEION. 


47 

Young ydydd diweddaf o’r Gymmanfa. Cawsom glywed pethau 
na chlywsom o’r blaen, ond nid af i fanylu : os daw y bregeth 
nllaii yn argraifedig, mi a i dunfonaf i chwi 

Mae y cwmpeini diweddaf o’r Saint «eli dyfod i mewu yr 
wythnos ddiweddaf, ac yn eu plith yr o«*dd y brawd Bywater. 
MaeT. C. Martill, a Heury Hurries yn lletya gyda ni ; y iuaent 
iach ac yn rIvmuno eu cofio atoch. 

Ddoe dechreuwyd adeiladu bowery wrtli dalcen y Tabernad, yr 
hwn fydd yn ddigon helaeth i gynnwys pawb a fydd yn y Gym- 
maur’a. Mae yn y Tab.irnacl gyfarfodydd da bub Sul. Yr wyf 
yn meddwl ani danoch yn fynych, a pha mor felys y iiyùdech vu 
derbyn y d l ysgeidiaeth. Mae llawer o bethau rhyfedd iawn ar 
gyinmeryd lie, fel yr ydyrn wedi cael clywed yn ddiweddar gan y 
Llywydd Young. 

Bu William S. Phillips a’i wraig yma ar swper pan ddaethant 
i mewn ; maent wedi myned i fyw i ddyffryn sydd yn mhellach 
nâ Bo.x Elder. Mae llawer o’r Cymry wedi aros yma. 

Mae yn dda geuyf glywed eich bod yn mwynhau iechyd da, yr 
hyn sydd yn feudith fawr. Yr ydym fel teulu yn cofio atoch, yn 
euwedig eich Sarah auwyl. Mae teuluoedd y Brodyr Jones a- 
Dauiels yn iach. Cofiwch fi atynt yn fawr. 

Hyu oddiwith eicii anwyl wraig, 

Sahah Jerkmy. 


RHYBUDD I YMFUDWYR. 

Daeth yr hyn a ganlyn i law pan y mae y rhifyn hwn ya 
tnyned i’r Wasg. 

Lerpmd , lon.. 30, I85ô. 

O herwydd prinder anghyflfredinol o longau i hwylio i Pliil- 
ladelphia, ni allaf anfou ymaith y llong-aid gyntaf o Yrafudwyr 
cyri diwedd Chwefror, neu ddechreu Mawrth. Er hyny, par- 
haed yr ymgeiswyr i anfon eu henwau a’u lrarian i mi, ac mi 
a wnaf yr hyn a allaf i aufon ymaith yr ymfudwyr ar yr am- 
ser a ddymunant. Mae genyf ddigon o ymgeiswyr eisoes i 
lanw un meu ddwy o longau, ac anfonaf yr Ymfudwyr i’r un 
fan, yr un amser, hyd y bydd yn bosibl. Dylai yr Ymfudwyr 
wneuthur eu trefniadau â myfi cyn y 15fed o Fawrth, o her- 



45 


t:d(ìorn SE oy. 


wydd y mae o bwys iddynt hwy hwylio o‘r porthhidd hw'n cyn 
diwed(i y n.is h«nw. 

Na ddeue.l ymfiuhwr yma cyn y danfonaf am danynt i 
ddyfo*]. 

Gweled Buffeiüaîd a Llywyddion yn dda i hysbv9u hyn yn 
fyhoeddus «irwy Gangenau yr eglw f ys, ar y cyfleusdra cyntaf. ■ 

Fkamu.i> 1>. i t i c iì a u i> a 


AMIiYWIALTIÎAü, & c. 


Efallat y bydd yn hoft'gan ryw fardd i roddi atebiad i*r 
Englyn eaidynol : — 

Mawr y svvn ymeirio sydd, —a gwresog 
Yn groesi drwy r gwl dydd: 

Pwy wel y fan. pa le bydd 
í.lanerch o !e llonydd? 

D. Hoeerts. 

enolyn 1*K CU’MWL. 

Ys mwythawl >vas amaethon, — yw‘r cwmwl, 

O'r cymmysg orucl.ion ; 

Nwf i’w daith pan ) f y dòn, 

I fwrw ei laith ddyîerion. yr dh. 

V>KKBYM.A DAU AM LyFRAU O Io<. lô HYD Y 31. — */ohn 

Wiìliams. leu , £1 : Chas. Harmon, £1 lüs 8*C; E. Middleton. 
£3 fts flc; G. íloberts, £1 ls. 

Bu gorfod arnom adael allan lawer o bethau dyddorol 
♦’r rhifyn hwn etto, a hyny o dditfyg lle. 

*/ Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadaw 
i Cupt. Joues , Udgorn ùtion” Ojfice. Sicansea. 


C Y N \ W Y S I \ I). 


Aiaríh y Liywydrt B. Youua 33 

a air u Ddinv»s y Llui Ha«i*ii üt > Saiut yn Nsiliyiiuu 3tt 

llaiit'h F.i‘tt*rt'1ù»rt CMi'iadltdrt Ahertaw.y 31 

<tol>eyd«liAvili— Yr Mnlmiiart 30 

I.lnii mirtiiirt Jotf-ph a Hyriun Sinith rt2 

» hthyr odrti«rth v Cliuaer Jíiemy 4tí 

Rhybuilrt i Yinlodwyi 47 

AmrywiaeUnm, Ä;C 4$ 


A B E R T A W Y : 

ARtìRA WYD A CMY HOF.CÜ WYD CAN D. J'lNES. 



ÜDGOllN SEION, 

MU 


Eìiif. 4.] CIiWEFROIÌ 17, 1855. [Cyf. VIII. 


ARAETH GAN T LLYWYDD B. YOÜNG. 

Â draàdodu -yd. yn y Tabernacl, D. Lh U. Mawr , Chwefror 20, 
löôlí. yii y piydnawn. 

[ Pa i had o (lud. 36.] 

Yr oeddwn mor barod i fyned trwy y profladau o'r erlidigaeth- 
au a’r ymlidiau yn Swydd Jaekson ag oeddwn i fyned trwy y 
terfysgoedd yn Kirtland, Oliio, yn Swyddau Davies, Caldwel, 
Missouri, ac yn Illinois, ag oeddwn i ddod byd y fan yraa. A 
pba betb am hyny? Nis gwn am, ac ni welais un aberth a 
wnaeth y bobl byn. Ni fu yr un rhagluniaeth o’r fath o 
eiddo yr Hollalluog ar nad oedd gymhwysiadoì i santeiddio y 
pur o galon, a’u cyfoetbogi â bendithion yn lle melldithion ; i'w 
cyfoethogi, nid yn unig â bendithion daearol, eithr á choronaa 
o ogoniant, anfarwoldeb, a bywydau tragywyddol yn mhresen- 
noldeb Duw. 

Yn mha le ynte mae yr aberth a wnaeth y bobl hyn erioed? 
Ni wnaethant ond cyfnewid sefyllfa waeth am un weli, bob tro 
ag y symudasant; cyfnewidiasant anwybodaeth am wybod- 
aeth, ac anmhrofiad am ei wrthgyferbyniad. Dymunwn i 
cliwi syllu ar j' Saint cyn eu halltudio o’u hymgasgifan eyn- 
taf Disgwyliasant am derfyn ar bob peeliod yn yr ymgasgi- 
fan. Y* rhai hyn oeddynt fy nheimladau i fy hun, er na ehesgl- 
ais gyda liwynt ar y pryd; gorfod i mi fyned allan i bregethu . 

4 [Eris \g. 



50 


UDGORS 3EION. 


rliag i’ra hesgyrn i ddifa o’m mewn. Eithr mynegaf i cliwi yr iinn-' 
a wnaethym. Dechreuais gwttogi fy masnaeh a’m trafodaeth, 
rhoddais heibio fy nghyfrif-lyfrau, gan ddywedyd, “ Ni fydd 
arnaf eich eisieu mwy.” Credais y dylasai y rhai a chwen- 
nychent l’od yn Saint diledrith, wneuthur pnb peth er lledaenu 
egwyddorlon cyfiawnder a heddwch yn mhlith dynion, a bod 
yn hollol o un galon, ac o un teimlad. 

Rhoddais ymaith fy hen lyfrau cyfrifon, o iierwydd fy nys- 
gwyliad y byddem yn un teulu, pob un yn chwilio am lesbád ei 
gymmydog. a’r oil o honom yn ymroddi i wneuthur yr holl 
ddaioni a ellid wneyd. Cyflawniad fîÿdd'on o’r egivyddor hon 
a goronai bobl Dduw â daioni gorlifiadol. Hawdd ydyw i ni 
feddwl pa fodd y dylasai pethau fod, ond yr auhawsdra yw, nid 
ydyw pethau bob amser fel y dymunem iddynt fod. Etto pe 
gallasai y Saint iawn farnn y pryd liwnw oddiwrth jnnddangos- 
iadau, medru deall agwedd petliau o’u hamgylch, yr oedd yn 
amlwg fod gofid a thrafîeth yn yrahongian. Gwell oedd na 
welsont y cwmwl du ag oedd yn barod i dorri yn ffyruig uwch 
eu per.au. 

Tn yr araeth fèr o ddim mwy nâ pliump mynyd a roddais 
yn yr lien fowery pan y dirmygodd y barnwr hwnw y bobl hyn, 
yr oedd yno ddynion a deimlasant fwy yn y dysgwyliad am y 
canlyniadau o hono yn y dyfodol, nag a deimlodd y cyffredin- 
olrwydd o’r hobl hyn yn nghanol y terfysg. Dychymygasant 
rreled holl ufFern wedi ei gollwng yn rhydd aruom, eu hunain 
wedi eu hongian, eu clnstiau wedi eu torri ymaith, eu liymys- 
garoedd wedi eu tynu alfan, a’r lioll bohl hyn wedi eu dryllio 
yn ddarnau. 

Wedi iddynt gael amser i fyfyrio, cawsant euhunain yn fyw 
o hyd, ac heb eu niweidio, er eu mawr syndod. Dyoddefasant 
gymmaint a phe buasent wedi eu danfon i eithaíion y pwll 
diwaelod. Dyoddefasant hyny oll o herwydd i mi ddweyd wrth 
y dyn llygredig liwnw y dylasai gael ei droedio allan o’r Dir- 
iogaeth am ei drahausder a’i haerllugrwydd gwyneb galed- 
Gwn fod V hobl hyn wedi dyoddef mwy wrtli y dysgwyliad am 
ofid yn feddyliol nag wrth fyned trwyddo yn weithredol. Fel 
yr heiaetha Sant ofid dyfodol braidd yn annherfyiiol’ tuhwnt 
i’w gyrhaeddiadau, felly y tybiasant iddynt eu hunain lielaeth- 
ach nefoedd nag a gànt yn Seiou yn y graddau preseuRol o-’ì 



EDGHON SEION. 5 l 

ohynnydiîiant. Nid ydych yn mwynhan y nefoedd a ddys- 
gw^liasoch. 

Bod dynolryw yn gwneyd camsyniadau yn y ddwy ffordd 
hyn sydd yn wybodus o raid i’r rliai a deimlasant weitiircdiad- 
au gobaith ac ofn yn en nhatur. Ilyoddefa pold fwy yn y 
dysgwyliad am angau nag a wnant yn angau ei liun. Y mae 
mwy o ddyoddefaint yn yr hyn alwaf yn ofid benthycciol nag 
sydd mew'ii gofid ei liun. Ar 3' llaw arall, dysgwyliasouh fwy 
o Seion, mwy 0 ddedwy'd iwch, a mwy o ogoniant yn y cnawd, 
nag a hrofwch bytli yn ystod y marwoldeb hwn. Mae y rliai 
ag yáynt dueddol 0 fyned i'r naill eithafìon, braidd yn siwr o 
fyned i’r eitbaflon gwrtbgyferbyniol, yr hwn bob amser a 
aehosa siomedigaeth, naill ai yn ddymunol neu yn annymunol. 
Mae yr eithafion hyn wedi achosi cryn dratfertli i'r Saint ; ac y 
inae rhai o ddiflyg amynedd, ac ychydìg 0 feddwl rhesymol, 
wedi beio am en siomedijsaethau ile na ddj'lasent. ac wedi 
gwrtligilio o’r eglwys heb erioed íeddwlíbd y bai j’nddynt hwy 
eu hunain. 

Ar y gwendidau hyn 0 eiddo y natur ddynol gweithia y 
diafol weithiau yn lled lwyddiannus. (ìnd, frodyr, nis gallwn 
gilio rhagom ein lmnain. a thra yr arhoswn yn j’ tabernacl 
liwn, fe rwystrir ein gyrfa gynnyddol fwy neu lai gan wendidau 
andwj’ol y cnawd marwol. Yn mhen ennyd fe aifî ein cyrfî' i’n 
mliam ddaear, a derbyniant adgyfodiad, adeuant yn ogonedd- 
us; yna mwynhawn yr olî, a mwy nag y diciion i galon dyn 
ddychymygu am dano, oddieithrdrwy ysbrydoliaeth yr Ysbryd 
Glân. Bydd hyn yn etifeddiaeth y ffyddloniaid. 

Y mae llawer o le i ni oll i ymwellhau. Os dechreuwn o’r 
dj’dd hwn allan â gwneuthur yr holl ddaioni a allwn, a pheidio 
cyflawni un drwg inwyach, cyrhaeddwn yr hyn a ddymunein 
i'r brodj’r bregetliu nm dano, ac ymdrechu ei sefydlu. Dymun- 
af iddo gael ei hregetliu gan yr esgobion. y diaconiaid, a chan 
bob swyddog o fewu yr eglwj-s. Dynnmaf i dadau ei ddj’sgu 
idd eu plaut, a. gofynaf i’r pwnc gael ei drafod gan boll gyn- 
iiulleidfaoedd y Saint drwy y byd, li.y., GOSOD YAIDDIR- 
IED Y NAILL YN Y LLALL. Cyinmerwch hyn yn destun 
os mynwch, a pliregetliwch arno mewn gair a gweithred, hyd 
nes y teyrnasa ymddiried y naill yn yn Uall yn gyfiredinol yn 
mhlitli y Saint, ac yua fe gj flawnir yr hyn a ddymunaf weled. 



TÎPC.O'RN SR'Oît. 


5»«* 

Os chvrcnnychwn sefyolu y f:>th ynifldiî icd ntr a fvrynheit 
g’an y línwiau, ymadawn orhiiwrth hoh aweithreà ôiìrwîj, ac 
odfliwrth gynlluniad poh bwriad tlryjjinnns: T>a ormeswchbytis 
ar iawn-.lerau eich gilydd. eithr cynnalied poh un ei frawd yn y 
ruwyr.l’.âd (f i freintiau a 7 i iav nderan; jyan eu dal mor u r yssei>T- 
edisf a’i iawndcraa ei hunan. Os ydyw ynuhlirî diad wedi 
ei golli. dynay ffonid ddiogclaf i'w anferyd. 

Clywch liyny, chwj brcprethwyr, cliwi Apnstolion a Phro- 
phwydi, chwi Ilemiriaid, Archofíeiriaid, a J )egau- a- thr<u;ni.r. 
éhwi Offeiriaid ac Athrawon, l>iaconiaid ac E-'ohion — poh 
dyn a benyw yn E<r!wvs î)!uw drwy y byd, — doclireuwch 
bregetha yr ymddyddau hwn gartrcf, san ddechreu «ryda; eich 
calonau eich hunain, taener ei ddylanwad cynhesol a chy&ur- 
hiwn ar led fel pelydrnu hyfrydlawn yr lianl o dcnlu i deulu r 
hyd oni wneir Eirlwys íesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf 
fel ealon un gwr. 

Dangosaf y niodd i osod ymddiried’ y naill yn y llalh trwy 
gymmoryd yn esiampl hlei.tyn pedair neu hum mlwydd oed. 
Cania â y fani i’r plentyn hwnw i borcbcnogi cist fcídmn, yrí 
mliatin y cadwa ei fàn deganau : megys, bron binsu. ysnodau, 
dillad delw. &e. Ystyrir hono gan yr hoH deulu yn yist y 
plentyn. Yn awr gadeweh i mi íyncd i’r gist liono a chym- 
meryd unrliyw beth o lioni heb «aniatàd y plentyn. 

Mater drbwys iawn ydy w hyny. fel y methìyiiai riiai ; eitbr 
deehreuwch gyda phwynt cyn lleied à hym.. i greu yniddiried, 
a chynnydded o ychydig i lawe?. Wragecld, gaifewcii ystorau 
eicli gwỳr yn llonydd, os na throsglwyddasant hwy Peh gofal. 
Wŷr, trosglwydriwch i ofal eicli gwragedd yr hyn a berthyna 
iddynt, ac na chwilotweh eu cistiau beb eu caniatàd. Myfi a 
aliaf ymffrostio yn hyn. Yr ydwyf werìi hyw yr. y berthynas 
hriodasol yn agos i 30ain o fiynyddau. ac ni fnm erioed y dyn 
a agorodd gist fy ngwraig beb ei chaniatâd. oddieithr unwaith, 
a hyny i gael darinn ag oedd arnaf ei eisieu ar y pryd, ac nid 
®erìd hi gartref i'w gyrhacdd i rni. llwnw oedd y tro cyntaf 
erioed yragorais gist yn fy mywyd a bertiiynai i’m gwraig neu 
fy mhlentyn/ 

Mae cist y plentrn bacb mor gyssegredig iddo ef ng yw fy 
nn innau i mi. Pe llwyr grílawnid yr egwyddor hon gan bob 
dyu, benyw, a phlentyn yn mhlith y Saint, gwnelai hwynt yrs 



Ui>GOi<N SKíON. 


í** 

ìicîhl fenrîígedig yn wir. Edrychem at ddiogelwch ceífyl neu 
ỳch ein cymmydog rîiag trengu vn oerni y gauaí’; íi pli* 
irwolem un dim «»'i eiddo mcwn perygl. hjddem mor ofalus e 
hono íi phe ei perchenogem. Ein lumcan fyddai diogeiu pob 
peth a alie.m, o eidílo e'.u eymmydog a'n huuain. 

Taied p >b <iyn ei gvíìa vn ddyled. Cyìioed io<ld Golygydd y 
y " Deserot Ne.vs' draeíh.iw l vn y nea'yd.li.nhir ynghylch 
peidio bod iiK'..;ì dyled ueb <» «idini. Darllenw'cli ef, inyiyriw r ch 
^trno, a gweithred.-.eoh yu ei ol. Gallaf fod yn nyled pawb o 
•hobpetli; iiyny s\>ld un o dir i’r mater, ac i d :'a paw'b yw y 
ilall. ííwr: olr fo ì vn nyled pob <lvn o gared igrwydd. 

Yr wyf wedi siaratl yn rhy íhith, eftilai. líìiod lais destun i 
«hwioil i bregetiiu arno, ac ' weithredu yn ei oi drir y eicli 
Ŷiywyd; cyfi iwuwcii cf yn tí‘vddlon, ac efe a’cli ilesola. 

Benditliied Arglwydd I) luw ísrael cliwi, ac achubed chwi 
711 ei deyrnas yw i'y ngwcddi. Auien. 

Cy/. Wji. Lewis. 

LLYTiiYH UDDIWRTH SAMUEL EYANS, GYNT 0 
G A N GLN M Elí’lTI Y H. 

L). Lì II. Maicr , Medi 26, 18 )4. 

Anw'vl Ft.awì) Jones, — Hyderaf eicli hod yn mwynhau pob 
cysuron bywyil ac iecliyil. >i böd eich ilafur yn ilwyddo yn 
snhiith ein cydgeuedl. Yr Arglw'ydd grasol a’cii llwyddo cliw r i 
a’ch Cynghorwyr, a’r lieill sydd yn il&furio yn ci winllan, yu 
nghyd a pliawt) o’r Saii.t yw íy ngliysson weddi. 

Yn awi, gosodaf ger eich gwydd ychydig o’n hanes feiteulu, 
Daethom dros y mór a*r afonydd yn ddiogei. Cychwynasom o 
Kansas aí y 3yd<i o Fdîofiu, IS03, a chroesasom y piains yri 
llwyddiannus. Anf#no<Jd y Llywyd<i Y'oung eidiou tew r tua 25 
o filltiiOfd<l i’n cyfarfoii ;ir y tiaiüi, a chafbdd paw'b eu gwala 
o gig. Da<-'th ef a’i Gyngliorwyr, ac amryw creill, i'n cyfarfod 
yn eu cerbydau ac «r eu cetTyi.iii, a dygasant o’r Ddinas ryw 
ychydig o bnb ffrwythau i ni & gyuuyrchir yn y Dyffryn, yn 
siuhyd á’r côr pres, pa rai a chwareuent o’n blaen o eneu yr 
Emgraiion Kauion li\d y Ddimis l.on, lle yr arosasom am o 
gwmpas eliwcch wy thnos. Cefais gyughor gan y Lly r wydd 



5! 


CDGORN SEION'. 


Young i fyned i ddinas Filmore, ae mi a ufyddheais i’w gyng- 
iior, ae y mae Du\r wedi fy mendithio yn y caniyniad. Yr 
oeddym y pryd hyny yu nyled y Gymdeithas Yrnfudol, ac 
licb feddu dim, ond yn awryr wyf yn berchcn (iwy ian o ychain, 
waggen, pedair buwch, pedwar o loi blwyddi, a phedwar o loi 
y flwyrldyn iion, pedair o ddefaiii, wytli o focli, ac yn agos i 
gant o ieir. Codasom ar ein tir ! ! 1 o fwseli o wenith, ac yr wyf 
yn ennill o ö i 6 dollar yn y dydd yn gytf'redin; ennillodd .John 
l’rice a minnau la dultHry dydd yn y gauaf diweddaf; ennill- 
odd Samuel a Jatnes o 3 i 4 dollar yn y dydd yn yr häf diwedd- 
af am fugeilio gwartlieg. Y mae genym o 20 i 40 o fwsheli o 
Indian corn, 100 bwshel o bytatws, dwy waggenaid o srjuashes 
a phwmplcins. 

Yr ydym yn byw yn ein tŷ ein lmnain, yr ydym wedi 
gwneyd o 4' 0 i 500 o gaws y n y flwyddyn hon, lieblaw ymenyn. 
I’elly, gwelwcli iy mod yu cael fy mendsthio tubwnt i ddim a 
allwn ddysgwyl, ond ni fendithir neb lieb gadw cynghor Duw. 
Mae y lle h«n yn eynnyddu yn gyflym mewn masnach a chel- 
fyddydau. 

Dymunwn fy ngliofio at liol! Saint Merthyr, yn enwedig y 
rhai sydil yn byw yn y Bédwaranfach. ynghyd a pbawb o’m 
cydnabod. Dymunwn annog pawb o'm cydgenedl i gredu yr 
Efengyl, tra y mae bi yn cael ei phregetbu iddynt, fel y gallont 
gacl iachawdwriaeth bresennol a dyfodol. 

Hyn yw’m dymuniad a’m gweddi yn enw Icsu Grist. Amcn. 

Samuül Evans, 

Gynt o Beawranfach, Merthgr. 


[Ymddengys smryw Iytbyrau dydtlorol ereiil o Utah nmr 
fuan agy caniatâ pethau ereill le iddyut.— G ol.] 


C Y M M A NEA LLA N B W ST. 

M'u. Gol., — Cynnaliasom ein Cymmanfa yn Neaadd tref 
Llanrwst. Cawsom amser byfryd, ond nid gwell nag a gawsoro 
lawer tro o'r blaen. Cynnaliasom ein Tm Pcatÿ y Llun can- 
lynol; daeth tua 50 o’r byd yno, a tbreiliasom yr amseryn 
ddifyrus. Y Brawd l’arry oedd yn gadeirydd. Bhoddodd \\’ 



UUGOHN 8EION. 


55 


í)avies, Ieu., araeth ar “Ryddid,” ac fe ychwanegodd J. Parry 
•ar yr un testun. Yna canwyd “ Happy the Day” â “ Chyng- 
herddon.” Rhoddodd Thomas Roberts araeth ar “ Ragorfreint- 
iau I)yn,” yna canodd gân ar “ Gŵyn yr Amddifad,” a chanwyd 
“ Marcli away to Zion.” — Araeth gan J. Parry ar “ Pa betli y 
mae y Saiut yu gredu.” — Adroddwyd pennillon ar “ Ilynod- 
rwydd yr oes hon.” — Càn, “ Come to the mountains of Eph- 
raim.” — “Cwyn yr annuwiolion o lierwydd gwrtliod gwrando,” 
yr liwn a gyfansoddais wedi darlleti " Peidiwcli a’u Gwrando.” 
— Cân “ 0 Babel greulawn,” &c. — Araeth ar “ Gwyntp y Byd” 
ac “ Arwyddiou yr Amserau,” gan R. Iíoberts. Talodd John 
Parry ddiolchgarwch i’r gynnuileidfa, a chanwyd “ Nos Da.” 

Cafodd pawb eu boddio yn dda iawn, ac ymddygodd pawb 
yn weddaidd, ac os cynnaliwn gyfarfod o’r fath, bydd llawer 
yn fwy y tro nesaf, meddâi y bobl. Yr oedd Ysbrydyr Ar- 
glwydd yn helaeth yn ein plith, achredaf fod yr oll er gogon- 
iant i Dduw. 

Mae y Saint a’r Swyddogion mewn sefyllfa dda, ac wedi add- 
unedu dileu dyled y llyt'rau o hyn i ben y chwarter. 

Terfynaf yn awr gyda choflo atoch cbwi a’r Henut iad Daniels. 

Yr eiddoch yn Nghrist, 

Riciiàrd Roiserts. 


ANSAWDD ARWYDDION YR AMSEROEDD. 

Och! beth ydyw’r cynhwrf a’r cyffro 
Sy’n mldith ltoll deyrnasoedd y byd, 

Paltam y terfysga’r cenedloedd, 

Mewn ysbryd rhyfeloedd a llid ; 

Mae’r byd, mae’r byd, fel crochan berwedig i gyd. 

Cenedloedd yn erbyn cenedloedd. 

Sy’n codi mewn digter i gyd ; 

Cynllwynant a lluniant yn greulon, 

I ollwng gwaed dynion mewn llid ; 

Daeth awr, daeth awr, barn Duw ar Genedloedd y byd. 

Och! dyma amseroedd tra blinion, 

A’u harwydd a dystia fod Duw 



CDGOHN SEION. 


Ì6 

Yn ddigllon, d'ialgar, a chreulon 
Wrth bob anut'yddion sy’n fyw ; 

Och! gwae, ouh! gwae, dechrcuodd awr barn y Duw by w 

Digllondeb tra cbreulawn sy’n cyneu, 

Yn mynwes Duw’r nefoedd yn awr; 

A’i ddialedd sydd drwm ac ofnadwy, 

Yn difa trigolion y llawr; 

Och! daeth, och! daetli, awr barn a dialedd Duw mawr. 

Y ddaear sy’n crynu gan arswyd, 

Y farn sydd yn dod ar y byd ; 

Cyn hir hi a symud fel meddwyn, 

Mewn dychryn oblegid y lli<ì ; 

Mae’r liaint, mae’r haint, yn difa fel llewod mewn llid. 

Gwyn fyd, O gwyn fyd preswylyddion, 

Sy’n trigo yn Seion heb fraw ; 

Llonychant a mawr ymhyfrydant, 

Nid ofuant y Hid sy’ ger llaw ; 

0 gwnant, O gwnant, heh ofni y llid sy’ ger llaw. 

Fflint . T. Conwat. 


UDGOEN SEION, 

N Ë U 

Seren p £atnt. 

DYDD SADWRN, CHWEFROR 17, 1855. 

Newyudion o Utah. — Ar y lOfed o Dachwedd, cychwyii- 
odd y Llywydd Young, a gosgordd o tua 16 o bersonau, ar daith 
i ymweled â’r sefydliadau deheuol cyn belled â Dinas Manti, 
lle y pregethodd y Sul canlynol. Maent wedi adeiladu dwy 
amddiffynfa yno — muriau yr olaf o gerrig, yn 8 troedfedd o 
uchder, ac yn cyrhaedd oddiamgylch rlian fawr o’r ddinas. E« 
gynghorodii y ,Hy wydd hwy i’w hadeiladu yn 15 troedfedd, eu 
mhelinau llifio a malu oddi fewn iddi. Nos Sul pregethodd 
yn Eort Ephraim, selÿdliad newydd 7 milltir o Ddinas Manti 



ODGOEN SBION. 


17 


yn cynnwys tua 30 o deuluoedd. Mae y llafur yn y fan hon ag 
yn Manti yn rhagorol o dda, a phob argoelioTt raai dytfryn San 
Pete fydd ystordŷ Deseret. Cafodd y Llywydd ymweliadau 
mynych gan Armpeen. yr hwn oedd yn bur gyfeillgar. 

Dychweîodd y Llywydd ar y I8fcd, wedi teithio 276 o filltir- 
oedd. a gadael yr holl sefydliadau mewn undeb a llwfddiant 
digyffely b. Mae y gweithdỳ siwgr yn myned yu mlaen yn 
gyflym, a llaweroedd o adeiladau mawrion ereill wudi winddyr- 
chafu yn wyr.hiol braidd, hyd nes y cyfuewidia ymdd.angosiad 
y trefydd a’r wlad i raddau yn barhaus. Mae y dyeithriaid a 
auafant yn Utah, wedi dechreu eleni fel arferol, eithr yn gyn- 
naracli i dorri tai. siopau, a lladrata anifeiliaid er eu cluilo i 
Galifornia. Pasiwyd fod y sawl a elo i'r Mẃu giuddiau yn grocs 
i gynghor yn ei ddiardde'u t-i hun o’r eglwys i'rwy hyny. Mae 
foundry wedi cael ci sefydlu yn y ddinas, ilo y bwrir üostri 
haiarn, &c. C yrhaeddasui yr o!st’ o'r ymfudwyr cvn i’r gauaf 
ddechreu. Mao adeilad pwrpmol i roddi cyunysgaetliiad yu 
tael ei adeiladu ar ramlir y Deinl, ac yn agos a’i gwbiliau. 


Cynimctnfa Gyffredinol Dinas y Lìyn Halen Mmcr , — A gyn- 
naliwyd ar Hyd. 0, 7, a’r 8. Yroeddy Tabernacl wedi eiorlenwi 
gymmaint nes y gorfuwyd y dyrfa i ymranu, a phregetliwyd 
i’r miloedd a ymgrynhoisant wrth yr oclir oglcÄdol i’r Taber- 
nacl gaii amryw o'r Deuddeg, tra y dysgai y Llywydd, ei Gyng- 
horwyr, ae ereill, egwyddorion mawreddog er rnawr les á 
llawenydd i’r dyri’a mewnol; llawer o’r rliai a ddeuant, ond 
udid, trwy yr Udgorn wedi eu ceir. 

Fel «rferol, pleidleisiwyd yn unfrydol, er lliosoced ocddynt, í 
ùt’yddhau i’r holt awdurdodau eglwysig, ac arwyddwyd cym- 
meradwyaeth ddieithriad i’r lioll fesurau a drefnwyd, a phender- 
i'yniad cyfl'redinol i gyflawni pob cynghorion a roddwyd iddynt; 
yr oll o’r rliai a ddanghosasant yn eglur gynnyddiant undeb y 
táaiut, ae mai adeiladiad y Deyrnas yw y nod uwchaf ac eg- 
luraf o flaen eu golygon— prif nodwedd eu cymmeriadau, ac 
ymtfrostwaith duwiolion Duw yn ei Seion. 

Dywenydd mawr i’r Saiut crwydredig trwy y byd fydd deall 
fod ymdreclnadau teilwDg yn cael eu gwneuthur yn Seion ar 
eu rhan, drwy gyfraniadau i Drysorfa y Gyindeitlms Y'mfudol 
Barhaus— mawr y w sèl y Lly wyddion o’i phlaid, a’u liawydd i’w 



ô8 


üDüons ssi is. 


dyiedwyr dalu iddi, fed y gallont anfon am y tlodion o gyrau y 
byd adr-.i' drwydfii. 

Gohiriwyd y Gymmanfa dan wenau amlwg yr Ysbryd dwyfol 
a benditli y Llywydd Young, hyd Ebrill 6ft-d, 1855. 


Y “ Tajleni Cjjfrifiadol." — Ilymunir ar y I.lywyddion i weled 
fod y Tafieni yn cael eu defnyddio yn mhob Cangen yn rheol- 
aidd ; mae Ile i ofni oddiwrth yr effeithiau fod esgeulusdod yn 
bod. Dylai pawb gyfranu at yr oll a ofynir ynddi. Y mae 
cadvT eyfrifiad felly yn creu ymddiried yn y eyfranwyr fod coff- 
adwriaeth yn cae) ei gadw o’u cyfraniadau. ac yn rhoddi gwell 
cyfleusdra iddynt hwythau drwy diierbyn eu eyfraniadau bob 
yn ychydig yn wythnosol, na phe y gofynid swm rnawr pan ho 
ei anghc-n. Y tlodion sydd yn cael yfraint o gario gwaith Duw 
yn mlaen. a gwyn fyd y ttyddlon yn hyny ; prawf Duw, drwy 
ad-dalu yn ddwbi yn ol, y gall gario ei deyrnas yn y olaen 
drwy oiferynáu gwael a cliyfraniadau bychain ac aml ei blant 
tlodion. Megys y gwna amledd diferion y moroedd mawrion — 
aniledil mymrynau y.ddaear fawr, ac mai momentau a gyfan- 
soildant dragywyddoldeb, felly y gwna dimeuau a cheiniogau 
wytlinosoi y Suint tlota swmiau mawrion pan ynghyd, er talu 
dyled cglwys Dduw — adeiladu Temî— ymfudo lluoedd i Seion, 
i.cii nnrhy «• alwad teilwng arall a ddaw atynt. “ Na ddiystyrer 
dydd y pethau bychain,” eithr dysger gyfranu yn ol y gallu, 
rliag bod yn deliyg i’r llyffant a elai am y cyntaf à’r falwoden i 
ben y pren, yn y ddammeg. Nac oeder cychwyn! 


Y DiiYSOSFA YMFUDOL BARHAUS. 

(Allan o'r “ 3tdlenniul Star.”) 

Ilysins i ni yw fod ynia lawer o Saint yn y gwledydd hyn ag 
\ dy nt wedi byw yn ttÿddlon am hir ainser, ac wedi dyfal gyt- 
ranu eu hadling tuag at bob gwaith da, ac yn mhlith pethau 
ereiil cyfranasaut yn ddifeth at y D. Y. Barhaus, ac etto y 
maent heb eu casglu adref i Seion, eitlir arosant fel carcharor- 
ion goheithiol, yn dysgwyl dydd eu prynedigaeth. Tra yr 
arosant yn awyddus am eu hamser, gwelsant ereill o’u ham- 
gylch yn cael eu cynnorthwyo i yrnfudo, y rhai nad ydynt 



UDGORN SEION. 


5» 

debygent hwy, weùi dyoddef yr hyn a ddyoddefasant hwy, nae 
ychwaith wedi talu cyrumaiut i mewn i’r Drysorfa. 

Dichon y dechreua rìiai feddwl eu boJ yn eu ffyddlondeb a’u 
tlodi wedi eu Uwyr anghofio gan y Llywyddiaeth yma, ac yn 
Seion. Pan ddeallir y rhesymau o herwydd pa rai yr y m- 
ddengys felly, ynghyd a tliarddiad gwreiddiol y cyfryw ymres- 
ymiadau, ac eu hystyrir yn well, hyderwn yr attelir unrliyw 
deimlad annymunol ynghýlch y pwuc hwn, a achosa y fath 
hyderdwys yn nghalonau y Saint 

Yn fiaenorol i’r trefniadau estynedig presenno!, penodwyd y 
rhifedi a ganiatâwyd i bob Cynnadledd eu iiani'on allan, yn ol 
y gwahanol symiau a gyfranwyd ganddynt. 

Mae rhifedi y rliai a anfonir am danynt gan Lywydd y 
Gymdeithas eleni yn llawer mwy nag y gallasai y r amrywiol 
Gynnadleddau anfoa yn ol y drefn flaenorol, drwy eucyfran- 
iadau presenuol, heb eithriad braidd. 

Y fiwyddyn ddiweddaf taiodd £ 13 gludiad person drwyodd 
i’r Dyflryn, a benthycid £'■'> i gynnortliwyo y rhai nad oedd 
ganddynt ond £10. Yn y ffordd liono defnyddid £i3yn nwy- 
law y cwmpeiniyn y fath fodd ag yr ymfudai bedwar person 
â’r drydedd o gludiad un arall; tra nad ymfudent ond un trwy 
yr iien drefn, heb eu rhanu yn gyffelyb, yr byn a wnaethpwyd 
weithiau. 

Y gost a gyfrifir wrth ymfudo person y tymmor liwn yw 
£1»; ac yr ydyin yn cynnyg rhoddi benthyg £3 i’r rhai nad 
allant ond coiii £12. Cluda £15 yn y ffordd lion bump o ber- 
sonau i Utah yu 1855. Drwy w eithrediadau y drefn lion cyn- 
nyddir yr elw a «eir drwy gyfraniad pob ceiniog i’r Drysoria 
Y’mfudol Barhaus bum waith gymmaint. Dar.fonir pump o 
bersonau i Seion yn l!e un, i adeiladu tai, cynnyreliu ŷd, ac ad- 
eiladu dinasoedd, er cannaliaeth, cysur, ac amddifiýniaetli v 
lluoedd sydd i’w dilyn, ae i gynnorthwyo i ymliarotoi e-byn y 
dygwyddiadau hynod ag ydynt eisoes yn tnfln eu cysgodau o’u 
blaen. Efallai y dywed rhai, “3Vlae bynayn dda, ondnidywyn 
fy nghynnortliwyo i o’r gormes ag wyf yn ddyoddef, nae ych- 
waith yn íy mrcintio ag un fcndith gyda’r Saint yn Seion.” 
Ymresymwn ar y pwnc yn y lliw gwaelaf s\ r dd resymol i syllu 
arno. Dywedwn fod y casgliadau inewn llawer enghraifft yn 
cael eu rhanu gan y Cynnadleddau rhwng y rhai a feddant 



ÜDGORN SÜIOS. 


ÜO 

mewn rlmn, ddignn iV chnío eu hunain, a hod y drefn raj;orol 
ei (Turfiad tioii ilHim yn dunfou ond ír; pherson, tra na iitianfon- 
asid onu un t'él aruil; ni animlieun neb, mae yn debyg, nnd oes 
iiii o’r tri o Ieiat' raor deiLwug ä’r rhai a arosaui. Caniatewch 
hyn, a chawn îod yr un íaint o ddaioni yn cael ei wueuthur yn 
awr ilrwy antiiu yr un hwnw ajf oedd gynt. a dau ercili yn cae! 
eu iianiini a aH.iut fod l iwn cystul á'r trydydil. 

Yn awr Saint. pa fodd y niynweh onwi iddi t'oil? Un petli sydd 
yu sicr, ni l all neh o iionom yael eiu tfordii ein hunain, yn an- 
nibyuol ar yr Arulwyiid, yn y deyrnas iion. r« yr ymgyng- 
horid a’cìi iteimladau pcrsonol ehwi a minnau, yn annibynol ar 
hob ystyriaeti; arall. a Imd y moddion o fewn cyrlnedd er ein 
boddio, ni fyildai un Sant y Dyddinu Oiweddal' yn Mhrydain 
ýn niwedd 1 Sëä. Oiid nid felly y trel'nodd yr Arglwydd; neu 
ós trefnodi! felly, ni ehyrhaeddodd liyny ein gwybodaeth ni 
etto. Y goren o gwbl a aìlwn rii wneyd. y w gweithio yn yr am- 
îer, y lle, a’r tî'ordd mae yr Arglwydd yn ei ragluniaeth a 
tlirwy ei Ysbryd yn teimlo i gyfarwyddo. 

Er ei fod yn debyg fod y drws yn agor yn llydanach lyd- 
anaeh o hyd i’r Saint i gasgiu o’r gwìedydd hyn, etto gwaith 
graddol ydyw, sydd yu gofyn amser, llafur, »c *vian, ac ni 
ddysgwyliwn derfyn âr waílli yr ymgasgiiad aiíi beth amser 
Ì ddyfod. 

Uarifonir am lawer o bersonau yn uwr gan eu cyfeillion yn 
titnii, y rliai a aethant ailan hyd yuo, a fendithiwyd yn eu 
îlafur ac a roddasant gyfrnn o'u meddiannau i ymfudo cyfeill- 
ioii o’r wlad lion drwy Gwmpeini y 1 >. Y. i'áíbaus. Mae hyn 
niewn un yscyr ŵedi ymhélaetliü gweithrediadau y Cwmpeini, 
ac fe ellir tyb'ed am lawer o bersonau a ymfûdir fel hyny, mai 
drwy y rhu.hiiou a gyfranir ymaeu liymfudir; 

Ni tfuríia y ddan gyfrwng ucliíìd onil rlian o Drỳèorfeydd y 
Cwmpeini. Cyfrauir cyfrau liclaelh gan y Saint yn y Dyíí'ryn- 
tiedd i’r Drysona gytfredinol; ae nís tîall neb am eiiiad ymlioli 
ai iawn ydyw en ìiod i gael eu liet'nyddio yn gyrángwbl wrtii 
reolaeth Cyfarwyddwyr y Cwmpeini. 

Yil olaf, cr diweddgloi y pen yma o’n pwno, dywedwn fod 
llawn cyinmaint o’r rliai anglienus wedi eu dewis i gael eu 
hanfon allan gan y 1). Y. Barhaus. ag a dreuliant yr oüa gyt'- 
ranwyd gan Suint y wiad liou. 



ÍDGORN SBÎON. 


«I 

Hyiìerwn cin bod yn awr wedi dweyd digon í dda ,go? def- 
äi yddiolíit'î) y mesurau s»dd yn awr mewn gweithrediud. Sylwn 
yn nesaf ar rai o’r egwyddorion a gynnwysir yn V pwnc liwn, 
fel y cryfiiacr y gweiniaid, ac y cynnydder eu R'ydd. 

Y mae un brif egwyddor oddiar yr lioii y penderfynodd yr 
Arglwydd na cliaiff ei bobl dynu gu golygon, eithr ei bod bi idd 
eu mheddiannu yn gyfangwbl, a’u blaenori yn mhoi) peth a 
feddyliant, a wnant, ac a ddywedant, a hyny yw, nmi rhaid 
fydd abertini yn barhaus bob llesliâd pcrsono!. os bydd yn ang- 
henrheidiol, er cyflawni y daioni cyffredinol mwyaf. 

Gelwir yn bariiaus ar y Saint i aberthu eu golygiadau per- 
»onol i’r rhai hyny sydd goruwch id'Jynt, eu liamser a’u mhedd- 
iannau i cliwyddo y I>- Y. Barliaus, y lìhoddion at y Demi, 
ac i hwyluso pob amcan arall sydd er Ueshad cyffredinol. Am- 
ser i ymegni'o ac aberthu ydyw bwn, ac i'r riiai hyny y r u unig 
a feddiamiHiit eu heneidiuu drwy amynedd mewn gwneuthur 
yn dda, y daw V dycld yr liwn a t'ydd yn liawn llawenydd a 
benditli. 

ÌS T is gwelwn bytli mo lioll eífaitli em hymdrechiadau, liyd oni 
aìlwn ganibd egwyddorion mawriou achos ac efi'aith, â pha rai 
y gweithredayr Arglwydd yn ei ragluniaeth at ei bobl. Yr 
ydym yn taflu yr ychydig geiniogau neu sylltau a allwn eu 
hebgor i mewn i’r Drysorfa Ymfudol Barhaus; meddyliwn nad 
ydynt ond ychydig, ac nad ydynt braidd yn ganfyddadwy 
yn y swm cyffredino!. eithr nid ydynt ddim yn llai yno, ac fe'u 
defnyddiwyd i gynuoiihwyo rliyw Sant fîÿddlawn tua Seion, 
ile y llafuria yn ddiwyd i barotoi y fîbrdd i ereill, ac mewn 
amser ad dala, nid yn unig yr hyn a dderbyniodd, eithr cyf- 
rana yn haclionus er rhyddliâd, i ereili. Cynnorthwyant 
hwythau ychwaneg yn eu tro, ac fel yr ymdreigla amser yn y 
blaen, ac y cynnydda yr ymgasgliad, cynnydda yr ychydig a 
roddwyd mewn ff'yuii a gostyngeiddrwydd hefyd, a’r daioni a 
wnaed a arniliâ yn bariiaus. Daw y dydd pan y llawenhâ 
holl ddiwyd weithredwyr daioni yn ffrwyth eu Uafur, a digonir 
eu heneidiau. 

Nid y w yn anghenrheidiol i’r Saint edrych i’r dyfodol yn 
unig am eu gwobr mewn gwneuthur yn dda, canys mae yr Ar- 
glwydd yu bendithio y rhai ydynt flyddlon yn nghyfiawniad 
pob dyledswydd y deg canwaith cymmaint bob dydd a â lieibia, 



62 


ÜDGORN SEIOÎf. 


ac yn santeicìdi® eu gwasgfeuon a’u liabertli.au er eu Ueshâcf 
jiresennol yn ogystal a’u lleshàil dyfodol. O'r hyn leiaf, felly y 
jirofaso’.n ni. 

Y’chydig o Saint, ar gyfartalwch. gydd wcdi marw yn y wlad 
:ion, hyd yn livn, o’r clefyd.au heintus a ysgif nsant yrasith 
gynnifer o’u hamgylch. Yn hyn. gweler rhag-ofal yr Arglwydd 
dros ei bobl. Eito ni »11 pawb weithre lu Itydd ddigonol i or- 
threchu yr elfenau marwol a’u hamgylchynant. Wel, beth os 
nad allwn, ni waetli pa bryd, pa ie, na pha fcdd y byddwn 
fnrw, os byddwn yn ffyddlon, ac os cymmerir ni ymaith tra yn 
cyflawni ein dyledswydd; yna ui ddichon i lioll alluoedd y 
tywyllweh atta! gwobrwy ein gweithredoedd da rhag ein 
canlyn. 

Er y dichon i chwi fyned tuhwnt i’r Uen. a gosod eieh cyrfF 
i lawr yn y wlad hon. yn mlaen yr hwylusa gwaitli yr Arglwydd, 
argynnydd niawr yr â yr ychydig a allwch chwithau wneuthur 
— adeiladir temlau, cesglir Israel, a cheir yn mhlitli ei luoedd 
nerthol un a ymafla yn. ac a gwblhâ eich gwaith anorphenedig 
ehwi. Yna y medwch mcwn cyflawnder danteithiawn o 
ffrwythau eich llafur a’cli lluddest presennol. a’r bara a deflwch 
yn awr ar y dyfroedd a ddychwela i chwi yn mlien llawer o- 
ddyddiau, wedi cynnyddu deg canwaith cymmaint. 

Mae dynion yn rhy barod i farnu gwaith yr Arglwydd wrtlr 
•■u golygiadau a’u dychymygion eu hunain, a pheidio eangu 
digon ar eu meddyliau i ganfod y gwaith mawr sydd o’u blaen. 
Mae yr Arglwydd wedi ail estyn ei law i gasglu Israel, a gwyb- 
ydded y Saint yn sicr niai pan y bydd pethau yn barod y 
gweithreda Iife mewn modd cyferbyniol i’r gwaitii mawr a fydd 
i gael ei wneuthur. ac ni fetha oi gynììuniau Ef o eisieu 
moddion. Teyrnasoedd a dcimlant ei aìlu yn gweithrcdu ar- 
nynt er gwaredigaeth ei bobl Ef, a chymhwysir golud dirfawr 
cenedloedd lawer at y cyflawniad o’r amcan hwn, ac ni fyddant 
alluog i attal ei law Ef. Nid yw y IX Y. Barhaus ond eginin 
sefydliad, gallu yr hon a amgylchyna y byd, ac a orfaela brif 
ffyrdd a llyngesau cenedloedd i gyflawni bwriadau yr Holi- 
alluog. 


Cì/f William Lewis. 



UDGORN ftEION. 


(53 


CYMMA.NFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

Ar y Sul, y 31ain o Ragfyr, cynnaliwyd y Gymmanfii uchod, 
yn Neuadd y Cymreigyddion, Merthyr. Yn bresennol yr oedd 
y Llywyddiaeth Gymreig, ac amryw o Lywyddion y Cynnad- 
leddau, &c. 

Wedi dechren y cyfarfod boreuol, hyshysodd y Llywydd Robert 
Evans ei ddymuniad ar fod üuw trwy ei Ysbryd i lywyddu yn y 
Gymmanfa hon. Profodd yn eglur fod dyfod i Gymmanfaoedd 
yn lleshâd mawr i’r Saint, er iddynt aîlu teimlo yn ddedwydd. 
Dywedai nad oedd pawb, o bosibl, yn teimlo mor ddedwydd â’u 
gilydd yno ; y rhai sydd yn meddu y teimladau goreu yw y rhai 
sydd wedi bod yn fwyaf ffyddlon i adeiladu teyrnas L>duw yn y 
chwarter mynedol; y mae Duw yn bendithio y cyfryw â theim- 
ladau cysurus. Os oes yraa tiywrai ereill a ddytnunant deiralo 
yn ddedwydd, byddod iddvnt ufyddhau i gynghorion Duw trwy ei 
weision, oblegid oddifry mae y teimladau hyny yn deilliaw oddi 
wrth Dad y goleuni. 

Yna galwyd ar y Llywyddion i ddweyd sefyllfa eu Cangenau, 
yr hyn a wnaetbant yn 11-iwen. Tystiasant eu bod hwy â’r Saint 
mewn teimladau rhagorol, ac raewn awydd mawr i fedyddio. Bu 
ffyddlondeb canmoladwy mewn ainryw fauau i ddosparthu traeth- 
odau, ac y mae ffeithiau yn profi mai yn y lleoedd hyny y mae 
mwyaf o fedyddio, ynghyd a phob ffrwythau da ereill. 

Dangoswyd cyrameradwyaeth unfrydol i holl Lywyddiaethau 
yr Eglwys, a chafwyd cymmeradwyaeth hollol i bob mesurau a 
osodwyd gerbron, ynghyd ag addunedau diysgog i’w cario i 
weithrediad buan. 

Yna sylwodd y Llywydd R. Evaus ar y fraint a gawsom o 
glywed yr El'engyl yr bon sydd yn ddadguddiad. V\ r edi ufyddhau 
i’w gofyniadau yr ydvm yn deibyn ei bendithion ; wedi credu a 
chael ein bedyddio, ynghyd a chael arddodiad dwylaw y derbyn- 
iasom yr Y r sbr vd GLîn, a chael gwybodaeth mai dyma wailb Duw. 
Nid oeddein yn gwybod mai hon oedd Efengyl Crist pan yn cael 
ein bedyddio, eithr wedi hyny ni a gawsom dystiolaeth mewn 
nerth ac mewn sicrwydd mawr. Felly hefyd gyda yr holl orcb- 
ymynion ereill ag syd3 geuym i’w ca-.iw : wedi eu cytíawni y 
cawn ein gwobrwyo, ac y gwelwn eu mavrr werth. 



DDfioEN *EION. 


«« 

S.ylwotl<l hefyd ar y cyssylltiad sydd rliwng y Saint â'u gil- 
vdd ae â'r nefoedd, o’r Llywyddiaeth yn Seion hyd y Llywydd- 
iaeth yn Lígbymru ; fod Uuw yn bendithio y Saint trwy y 
dyuion hyn, pa rai sydd yn dal yr Offeiriadaeth. Mae Uuw 
yn rhoddi ei Ysbryd i’r Offeiriadaeth, ac yn ei roddi i’r Saint a 
ufyddhant iddynt. Felly dysgwylia Efe weled ffrwythau arnom 
oll, trwy wneuthur fel y rnae ei weision yn ein dysgu Nid oe« 
eymmeradwyaeth gan Uduw i neb am wneyd yr hyn a welont 
hwy yn dda. Nid felly yr oedd lesu Grist, cìywedai nad oedd 
Efe liyd y nod yn llefaru o hono ei hun, ond yr liyn a ewyllysiai 
ei dad iddo Felly y dylem ninnau oll wneuthur, fel y mae 
yn dywc-dyd wrthym. Nid oes neb o’r hrodyr yn gofyn i mi 
beth sydd i wneyd i’r rhai sydd yn credu. &c., y maent yn 
gwybod inai trwy eu bedyddio y cánt eu bendithio; felly y 
dylem ninuau ddeall mai trwy wneuthur fel ein dysgir y cawn 
y fendith. 

(Vw barltim.) 


AMRYWIAETHAU, &cv 

Ci’Mmasfaofdd y Gogledd. — Cynnelir Cyrnmanfa Sir Flint 
»r y 4ydd o Fawrth, Uinbych ar yr lleg, üyffryn Conwy ary 
18fed, a Sir Feirionydd ar y 2óain. 

Ueuiìymadau am Lyfiiau O CllWEF. 1 KYD T 9. — Thos. 
D. Evans, I2s. 

*.* Anfoner pob llythyrau. yn cynnwys eirchion a thaliadan 
i Üüjit. Jones, “ Udyorn ütion’' Ojjice, Su ansea. 


C Y N N W Y S I A D , 


Araeilt y Llywydd B. Youtis A9 

Llytltyr ottdniiili Stimuel Evaun. g.tit tt Ganseti MerUiyr 53 

Cyinmatil'a Llanrwiii 54 

Auäawdit ai tvyddn>ti yr Amreroedd 55 

Uolygytltliaetb — Nettyildton o lltali— Ctimiiaura Gtlliedtuol Dtnas y Ll. 

II. Mawi — Y TaHelii Cyfnltadol... 5 6 

Y Drysorla Ymfiidol Bailiaus 54 

Cyiiiiiianfa Ddwyiemiol Morganwg 63 

Amiywtaelliau, .Nc..... 64 


A B E R T A W Y : 

AUUttArpWYD A CHYUOBDDWYD GAN D. JOIfSS. 



UDG-ORN SEION, 

»LU 

J'mis ]) ŵáìí. 


Ehif. 5.] ÌIAWfíTiI 3, 1855. [Cri'. VIII. 


S Y L W A D A U, 

Gun y LhjuydJ fíebcr C. Ilimlull, .1 Itdi 1 7, 1854. 

Aeth cryn aniser lieibio er yan y Uefarais wrth y gyiinulleidfa 
y ina, a theimlaf fel y mae yn o debyg y teimla liawer ereil), po 
hiraf y r eisteddaf, a pho leiaí a ddywedaf, po fwyaf ym liatìon- 
yddir gau oín. Ai ofu Duw y w ? Nage; math o of.i bydol ydyw, 
— ofn dyno!. Yn awr niil oes berson braidd ar nad yw yn 
rueddu y teimladau iiyn ar bryiiiau. Yr wyf yn coöo clywed 
y Bl'awd Josepli Smith yn dweyd lawer gwaitl) fod ei gliniau 
wedi crynu yu aml fel eidtîo Bülsasar, pau y tyfodai i ltfaru 
ger'urun y byd, a cherbron y Saiut. 

Cefais addysgiadau yn yr hanes a roddodd y brawd Staines, 
er nad allasai adrodd yr iioil brofiad a gafodd oddiar pnn y 
daeth i'r eglwys iion, er ys tua deuddeg neu bedair biymedd ar 
ddeg yn ol. Fe gaìlasai ei gofio oli, a'i adrodd, teiiyngai ei 
brofiad eiu sylw manylaf. Y inae yn dda, uo íl-’m liesolwyd 
ganddo. Llesolir fi gan bob petlisydd yn dda; ac mewn íluitli, 
Uesolir fi gau lawer iawn o bethau uad ydynt mor neiliduol o 
dda, eaiiysnid oesdim a welaf ar y düaear, neu yn y nefoedd, 
ar uad yw yii perthyn i mi, ac yn rlioddi i mi biofiad. Pan 
welaf ddyn yn eymmeryd tfordd gyfeiiiornus, — y flfordd a 
arweinia i farwolaeth, y mae yn brofiad i mi, ac agora îy ilyg 
aid i ochelyd y oyfry w iwybr. A dysgir ni, os na ddysg dvn 
urwy addysg, na tlirwy esiampl, y bydd ganddo i üoyscu uryry 
5 [Biîis iij. 



L'DGORN SEION. 


6(> 

ei ddyotliiefaint. Wrtli wele.i esiampl ddrwg dyn arali y galîaf 
íinnau oehelyd y cyfryw lwybr, a bod yn ddiangol rliag ei 
dratferthion. I3id siwr, y bydd ei brofiad yn ysgol-feistr i mi ; 
eanys os peidiaf ag ymlwybro yr un fibrdd, ni ddyoddefaf yr un 
anhawsdetrau ag ef. 

Yn ystod fy lioll ymarweddiad, o'r dydd y clywais gyntaf am 
Formoniaeth, er ys mwy uag ugain ndynedd yn ol, ni fu genyf 
ond un dymuniad, a hyny yw, i wneyd yr hyn ym cynghorir, 
ni waethi mi pa un ai trwy lais Duw, neu lais ei weision, yr 
un yw yr oll i mi. Pan yr elom aüan iel gweision Duw, ni a 
ysbrydolir gan yr Ysbryd Glûn, ac fe lefara yr Ysbryd Glân y 
gwirionedd, a liwnw yw gair Duw,— dadguddiad Iesu Grist a 
llais Duw atom ni ydyw. 

Pan y gorchymyna Efe i ni fyned allan a phregetbu ei air, 
a chyhoeddi ei efengyl, flfydd, ac ediieirwcli, a bedydd er madd- 
euant pechodau, ynghyd ac arddodiad dwylaw er derbyn dawn 
yr Ysbryd Glâo, dyweda ei fod yr un fath à phe ei lleferid drwy 
ei lais Ef ei hun, ac fe arhosa yr un condetnniad ar y byd, ac ar 
y bobl hyny a’i ciywant ag nad ydynt yn ei garu, ei gadw, a 
rhodio ynddo. Iîon yw fy nhystiolaeth, ac hon yw y dystiol- 
aeth a ddadguddiodd Duw i iii fel pobi. Pan y danfonodd allan 
e.i ddyscyblion yn ei ddydd Ef, dywedodd “ Os na wrandawant 
arnoch cliwi, ni wrandawant arnaf innau; ac os na ufyddhant 
i chwi, ni nfyddhant i niinnau, ac os na ufyd.lhant i mi, ni 
ufyddhant i fy Nliad.” Felly y mae gyda ni. os na wrandewch 
ar, ufyddhau i, ac ymarfer á'r pethau a osodir ger eich bron 
gan y Llywydd Young, a chuu ei frodyr, ni ufyddhaech i 
Dduw pe y ilefarai o'r nefoedd. Paham? 0 herwydd mae yr 
Holla'.luog wedi ei benodi ef y n gynnrychiolwr iddo, yr un cystal 
ag y penoiasom ni Doct. Bernhisel yn gynnrychiolwr drosom 
ni i’r Congr^ss, i osod ger eu bron yr hyn bethau a ofynwn 
mewn cyssyiltiad ag ef. Nid aetii i wneutliur ei ewyllys ei 
liun, eithr ewyllys y rhai a’i danfonodd ef. Felly y mae gyda y 
Llywydd Young. Efe yw ein Pen, efe yw ein Llywydd, ein 
Prophwyd, a’n Harweinydd, ac yn ol penodiad Lly wodraeth yr 
Unol Daleithiau, efe yw ein Llywodraethwr. Yr oedd felly 
yn flaenorol tuewn cylch eglwysig. Ei lais yntau i’r bobl hyn 
yw Uais Duw, yr un gymmaint ag oedd Moses yn Dduw, pan 
y galwodd ac y gosododd Duw ef i lywyddu yn mhlith plant 



ísraeì. Ei lais ef oeiJd llnis Duw i’r bobl liyny, a phan na 
•wrawUwasent, dyoddefasatit y gosp. Darllenwn i ddwy fìl ar 
hugain syríltio raewo un diwrnod o herwydd eu gwrthryfel . 
Gwrtliryfelasant yn erbyri Moees, yn erbyn ei gynghor, ac yn 
erbyn ei lywodraeth ; yr hyn oedd, bid siwr, yn wrtliryfel yn 
erbyn y cynnneriad n’i danfonodd ef. Duw a’i danfonodd, ac 
a'i hawdurdododd ; ac atom ni mae y Idywydd l’oung wedi ei 
anfon, ei ordeinio, a’i benodi, gan yr flo’.laliuog, yn olynydd i 
-Joseph, i arwain y bobl hyn. Dymunaf i’r byd wybod hyn. — 
i’r liobl sydd yn dyfod i mewn i’r dyffrynoedd liyn yn anghred- 
ìnwyr niewn Mormoniaetli i gael gwybod pa betli a gredwn. Y 
mae yn debyg nad oes ond ychydig ddynion yn yr Unol I íaf 
eitliiau ar na wyddant ein bod yn edryeh at y Llywydd Young 
fel ein hnrweinydd, ein prophwyd, a’n dadguddiwr. Dymunwn 
i chwi ddeall fy ir.od i yn wirioueddol. a chredaf fy mod wedi ei 
wneyd i lioliol foddlonrwydd y bobl liyn. Mi a’i profais drwy 
1 ÿ ngweithredoedd, o’r dydci y daothym i mewn i r eglwys hyd 
yr amser presenuoi. 

Yr oedd Joseph Smith yn Brophwyd i Dduw. Cafodd ym- 
weliadau angylion santaidd o’r nefoedd, y rhai a’i hawdurdod- 
odd i drosglwyddo yr efengyl i’r genedl lion, cynllun yr iacfi- 
awdwriaeth, a bywyd tragwyddol, yr hon awna achub pob dyn 
a benyw a’i credo. ac a'i hymarfero yn eu bywyd, — yn eu 
mynediad allan. a’u dyfodiad i mc-wn. Yr wyî yn gwybod y 
gwna hi eu hachub. Cawsoch fy nhystiolaeth, a’m tystiolaeth 
sydd wir, a chwi a’i profwch, bob enaul o lionoch a’i hymarfera. 

Credwn fod y llyfr hwn, (y Beibl,) yn gyfrif hanesyddol o 
Tesu G'rist, ei Apostolion, a’i Brophwydi. Credwn ei fod yn 
gyssegredig, ac mae mwyrif dirfawr y bobl byn yn ei ymarfer - 
yd yn weithredol, ac nhi oes dyn na benyw yn yr eglwys hon 
yn ei gredu ar na fedyddiwyd er maddeuant o’u pechodau. a 
'iyny hefyd trwy drocliiad. wedi eu claddu gyda Christ trwy 
f'edydd. Wedi gwneuthur hyn. a cliael arddodiad dwylaw, 
galluogir hwy i dderbyn daw-ri yr Ysbryd Glàn, ac y maent 
wedi eu hawlio ag aelodiaeth yn eglwys lesu Grist o Saint y 
Dyddiau Diweddaí. Os anrhydeddant yr aelodiaeth hon, gan 
fod yn ífyddlon, hwy a barhânt ynddi, nid am amser yn unig, 
eithr am dragywyddoldeb,— yn oes oesoedd. Fy nheimladaw 
a mhenderfyniad i yw parhau hyd y diwedd. 



Ö'DGOÄN Sl!Í(> ' 3 . 


Yr wyf yn awr yn fy mhedwaredd fiwyddyn ar ddog' ä 
deugain; yr wyf yn Sant y Dyddiau Diweddaf, yn gyfiawn yr. 
y ííÿdd, ac nid yn unig yn y flydd, eithr y mae genyf wybod- 
aeth o wirionedd y gwaith hwn. Gwn fod Duw yn fyw ac yr. 
preswylio yn y ncfoedd; can}3 yr wyf wedi gofyn iddo ugein- 
iau a channoedd o weitliiau am betbau, ac yr wyf wedi eu cael 
Dnid y w byu yn 1 rawf go gadani ei fod yn fy ngwrando pan y 
gofynwyf iddo am betliuu ac y derbyniaf hwynt; ac onid yw 
hyna yn brawf ei fod yn fyw ac yn preswylio yn y nefoedd? 
Meddyliaf ei fod. Tybiaf ei fod yn byw yi;o, ni aliasai fyw 
yn iin man arall, eithr yn ndia ran neiliduol y niae yn byw nis 
gwn yn benudol, er nad yw Efe cyn bt lled i fi'wrdd ag y tybi? 
Hawor. Y mae yn agos ar bwys, ei angylion \ w cin cymdeith- 
ion. y maent gycia ni, ac oddiamgylch ogyicb i i»i, ac yn gwyl- 
ied drosooì; ac yugotaln am «ianom, a’n harwain a’n tywys, ac 
yn gweinyddu i’n hanghenion yu eu gweinidogaeth, ac yn eu 
galwad santaidd i ba un eu penodwyd. iiysoysir ní yn y 
Beibi fod angyiion yn ysbrydion gwa?anaethgar i wcinyddu iY 
rliai hyny a íÿddaut etifeddion iachaw<iw: : ietli. 

Mcwn gwirionedd, ineddaf, edrycliwch ;>r y byd angj.redin 
ioi, neu ynte lawer o hunynt, credant yn awr niewn spiìitum 
hnoddngs, sgi/ icuul comwunicuttoìis , a spirlinal mijiimjs^ a gofy n- 
ant i’r un ysbryd am l'.yn a’r lla.ll, iitn wybod y naili beth a’r 
llall ; ac , ‘Oni achoswcîi cliwi i’r bwrdd hwn dafiu ci goesau ì 
fyny, a r gadair lion i ddawnsio, a churo fan yma a elmro fan 
draw?” Credant hyn oll, eithr ni c! reuant y gall Duw gyfrin- 
achu. x\.c ar yr un pryd mae y rhai a gyfrinaehant â hwy yn 
ysbrydion halogcdig, a g.iüant wybod hyny, ac etto dywedant 
y mcdrant leiaru o’r neíbedd, ac hysbysu y naill beth a’r llall, 
a dwcyd wrthynt pa le mae eu cyfeiüion. Os ga)l ysbrydion 
drwg wneyd hyn, dymunaf wybod, ar y.t un egwyddor, cs nad 
oes gan y eyíiawnion ailu i gyfrinachu á plilant. dynion ? Ac 
onid oes gallu gau Dduw i'w wneuthur? Oes, y mae. Mac yr 
holl fyd yn awr yn ymlawcnhuuyn y pethau liyn. 

Ni chlywais i guro, ac ni welais fwrild yn dawnsio erioed, 
ond yn unig fel ei trocdiais tÿ hunan. Nid wyf am eu holi gurc 
a’u dawnsio o amgylch i mi. 

Ni chrcd pobi y byd mewn dadguddiad ndsìiwrth Dduw. a 
tfuredant mai dyn í!bi oedd Josepti Stnith aiu gymmeryd arnc 



> OÎIÎN SólOîv 


C9’ 

; ii'Ä.eÌ <î.'i iíi'uu«U:!'l iiiiiongvivh<>l o’r nef. on<l ctto ymuhant ol< 
rfr nuiter liwn. nu’wu e icl dadguddiadau gan j sîjry.iion <ìrwj/, 
ý;al<)c.M lg, a<: a::v/y boòus i riuìth.u, y *; jt1iv cî a <lyn;on ù« w-r. 
iMetli ih ii yu y.-.'.rifenytMion jsbrydol trwy f<;<ì ysbry<t yn 
vm.iflyd yu üh ac yn yçgriè : hcb cu ca.iia-tà 1 . 3 S*i 

-:Mi<> iHiaf i un í;\ u ì>: : >:y nm.oi' yd íy ilaw i, ac ysgrifenu 

’ich fy nr;!:.>r. r.i : ydyiu m yn ciiweniny. il y îalii drafoil- 

•:ieth. C;vív:i < ;i < u l: j<l.>M«.*î<, o«i<î ni<l ydynt yn uîddu i ni. 
Jierhyui wn l.y-: \>y> a.!.'*.u ar c!r'-’*'.v<l<u>r arall, a hyny yn union- 
gyrcho! o’r ia . <•• Idiwrtìi weis'on, cenadon, ncu weinidog- 

-Jon l ) u v.‘ ; crodwn f<> ì hyr» y n w<dl ; a hwriadwn yniwneyd â’n 
•crefyd.î, a cliynune-rjal ein lly woiiractliu ganddi. 

Mae yn <M au jr;onyf y gwed y boneddig-ion a ddaetlmnt i 
'încwn edctii v. .,a„:iia' t . yu moeeav ac yinddygiadau y bobl 
yuia, yu üyfütdiyiiial i’r d. naíydilion a gyd-drMeut â hwy o’r 
bîaen. Mi chanM.'.t.iwu rai ymarferiadau y 11 ein Dinas ni a 
tíaniatcir ganddynt i'wy yn yr L’nol Daleithiau, o’r liyn leiaf. 
y n eti holl d<! ooìM inawrion. Ceisiwn íÿw iij-wyd rhinwedM 
a saiítaîdd, g&n wnoyil i creib fc! y dymiiMem i ereill wncyd i 
iii, ac o laerw\dd hyny y «.ỳrwyii -lìawer o hononi o’r Unol Dai- 
.citliiau : dywedat ìawer <> bonom, oblegid fod yma lawer na 
yrwyii ynia. ciíi'ra ddactiiaiit wcdi yr aniser ein gyrwyd ni, ae 
yr yilyra we.li uî' ne<l tr«*y lawer iawn o dreiaion. ÎSonio<ld y 
Brawd Siaius áro rai o honynt Vr oeddwn yn nn o’r rhai 
•cyntat', ■mw.-n cyssylir^ad á'r Jd.w-y.-id Youny, a ddaeth i’r 
■dyB'ryn liw;i. ];.;n \r oed<! yn a:tgh yfHîineddle, ac ni allasem 
4 iyd y noù gae! map o V wlad oddi wrtlj FrctnouC. nae oddiwrth 
iiu dyn aralt er «leaii y flbrd<ì i’r l!e 1j\\ :ì. Vr oeddwn i yn nn 
u gyiuw.n’tliwyodd i c-Mo y fìbn’d. Pan y cyehwyuasom i 
■diìyfod yma. i;i<l oedd genyiiî fwy <> ymburth nag oedd wrtii 
.•gychwyn gao \r ymfudwyr Iiyny. i ba rai y duiifomisoni fawd 
y tymmor iiwn. Xid oed<l geoyin e>ud 112 pwye yr nn, a 
.daethom yma lieb ddim.cnd y r iiy n a gynnwysai ein wageni, 
ac yn unig fel yr Jielasom ac y lluddasom helwriaeth. l’an y 
cyrhaeddasom y rliyd ucliaf yn aibn Platt ni feddai ein cwm- 
peini louaid peu o fara. Iv •irychai liyny yn galetach i cliwi nag 
üniser y cncL-ets , etto nid oeddem yn tuchan na grwgnach f 
«canys yr oedd tu liwnt i’r nôd grwgnacîiolpryd hyny ; anfuddioi 
efy.ddai beio 3 ni ddarparai hyny butìTaJo. antelope, deer, nac elk- 



UDGORN SE20N. 


70 

Yr ydwyf yn cofio ar un diwrnod, yr wyf yn creda raai p&n 
yr oeddera ar yr afon Platt, i’r Brawd Brighsm ddweyd wrtliyf, — 
“ Frawd H^ber, pa beth a feddyliwch chwi ara dani, a ydych 
chwi yn meddwl yr awn yn mhel]acll?’ , Gwn iddo ofyn hyny er 
fv rahrofi, Atebais, “ Y mae arnaf eisieu rayned hyd ben draw 
ein taith, a tTeindio tywod-feini gwỳjjion, a gweled pa beth svdd 
vn y dd8ear. > ’ Ni í’u diwrnod ar n«d aethym gydag eî’ h\d nes, 
y cawsoni drigfan. Gwyddwn fod lle yu ihywle,« r yr yraddang- 
osai hyny weithiau yn o ddiargoelus, ond yma yr oedd, yn yr 
uchelder. Y «lad oreu ydyw hi a welaìs erioed. Yr wyf wedi 
preswylij yn mharthau t»oreu yr Unol Daleithiau, ond mae y 
wlad hon yn well. Yr ydwyf wedi bod yn byw lle y dargan- 
fyddodd Jeseph y llafnau, a lle y gweînyddodd angel yr Ar- 
glwydd iddo ; calon y byd ydyw, ond a vdyw y lle h«nw gystal £ 
hwn ? Nac ydyw. Nid yw yn dechreu cynuyrchu gwenith, ŷd, 
ceirch, a phob llysieu ereill a ehweiinycha y galou, fel raae y 
wlad hou. Yrydym yn myjicd i f’od yn gysurus ym** 

Mae inintti o fyddin yr Unol Daleithiau uedi dyfodyraa; 
gwelwch raor haelionus y cynnygiasant am wenith, ac nid yn 
unig a*u weuilh, eilhr aic geirch, barlys, ýd, clor**n, caws^cywion^ 
betys, moron, panas, a phob peth a chwennychant brynu. Ni 
ddywedwn gymmaint aoi y masnachwyr, y u»ae gamidyat hwy 
ddigon. Cewch wcled mor-itda y gwnawn i’r tjigoliou ansefydl- 
edig deimh» y gauaf hwn. 

Mor gysurus y teimlant, acy llawenychaut an> íyw yn nghanoS 
pobl wỳnion. Ni fedJyliasaut ara l'oraeiit ei»i bod. yn ddynion a 
benywod gwỳnion , eiihr pau y daelhuut yraa, dealiasant, er eii 
uiawr syndod, fod y bobl yn Utal» yn eithaf g\* \ r n, ac yn holloì 
o'u gwlad hwy eu hunain. Bemliihier eiclì eueidiau, yr ydym- 
ni yn bubl ryddion, nid oes g'*.lad slafiaid ,\ »»ia ; eito cyfaddcfat 
ein bod yn slafio yn o galed i godi yr holl be-thau gwych hyn* 
Wel, vn awr, na ddigalon." cb, gwneneh eich hunaiu yn gysurns; 
yraddygwch yn dda tuag atorn ni,acfe ymddygir vn dda tuag: 
atoch chwithau,ac f« hdd y driuiaeih oreu <> hon<-ch a gawsoch yü 
eich bywydau ;. ond, dwyjlaw I FFWitnD. Llefetraf yn uuio» 
fel y teimlaf’. Mae fý nghalon yn iida, c\ rarawy nasgar a riiwydd 
<>nd y mae llaweroedd o ùdynion calon-i hw yd lach ná a»y ä, ac 
etto y raae llaweroedd nad \dy»»l gymraaint felly. Y raae ga»> 
Vob Lüath. o ysbrydion bob v\unh o g\Yhuedd?ajâ&u. Y eyu- 



CDGORN SEION. 


7*1 


îìifer o ysbrydion ag a welwch o bersonau, canys y maent oll ag 
ysbrydion ynddynt ; rnce rhai yn fwy sarug uâ’u gilydd, ac y raae 
rhai yn fwy haelionus, cymmwynasgar, a chalon-rwydd, ac yn 
fwy rhydd oddiwrth hunanoldeh nâ’u gilydd. üs ffaith yw hyna, 
profa y gellwch chwithau ddyfod yr un mor galon-rwydd â’r 
rhwydiaf o honynt. Ceisiwn fod ynte, a’r hyn a ddywedaf wrth 
un Sant a ddywedaf wrih yr holl Saint, ac wrth yr holl bobl a 
ddaethant i’r dyífryn hwn, byddwch haelionus, byddwch garuaidd, 
a byddwch yn Saint. 

Yr ydym am i chwi fod yn Saint tra yr aroswch yraa; canys 
gwyddoch y modd y gw nelai yr Apostolion, pan yr oeddyut yn 
mhlith y Rhufeiniaid, gweithredent fel y Rhufeiniaid, a thra vr 
ydych chwithau yn rchlith y Mormociaid, gwnewch fel y gwna y 
Mormoniaid ; byddwch galon-rwydd, a byddwch yn b o bl icì/nion. 
Yrydym ni vn bobl wỳnian, ganwyd rhan fanr o honom yn yr 
Unol Daleithiau, a llawer o honom yn yr Hen Loegr, a’n 
brodyr a’n chwiorvdd ydynt. Daeth fcy nhad oddiyno, ac ymladd- 
odd dros,ac a gynnaliodd y wlad hon ; os na wnaeth ef, gwnaeth 
fy nhadau, y mae yn ol yn y llinach yna yn rhywle. Daethoni i 
gyd o’r ben wledydd ac i mewc i wlad newvdd, i’r Unol Daleith- 
iau ; ac oddiyno yr ydym wedi ytnfudoi wledydd mwy newydd 
fyth, i benau y mynyddoedd fel y dywed y Prophwydi. Dywed- 
asant y cesglid y Saint yn y dyddiau diwedde f, ac y r ydym yn 
oasglu i adeiladu dinas i enw ein Duw ni, ac yr ydyni yn myned i 
adeiladu tcml, ac addoldai, fel pan ddeuwch chwi yma y gellwch 
gyd-addoli â ni,a phan yr ydych yn mhlith y Mormoniaid nwnewch 
fel y Mormoniaid, gwnewch yn iawn, a chadwch orchymynion 
Duw. Dswedais lawer gwaith pan y <ìelo dyn i mewn i fy nhy, 
os bydd yn Gatholic, yn Bagan, yn Grynwr, yn Fethodyn; yn 
Filwr, yn Gadbeü, yn Llywodraethwr, neu yn Llywydd, y bydd 
ganddo i yim stwng i dre/'n fy nhŷ ; a phan y plygaf ar fy nglin- 
iau, byddaf am iddo yntau gyd blygu â rai. Dynayw fy nghref- 
ydd i, yraostynged a gweddied gyda mi ; ac yna < s af innau i dŷ 
dyn arall, os mai sefyll «na i weddio, safaf innau hefyd, a chyd- 
weddiaf ag ef. M ae hyna yn grefydd dda. Gwnewch fel y gwna 
y Rhufeiniaid tra yr ydych yn eu mhysg. Gaìl dyn sefyll, 
penlinio, ueu eistedd a pheidio a gweddio, a bôd mor groes ag y 
myno, ( é’thr bydded ddarostyngedig i ly wodraethwr, neu lywod- 
raeth y cyfryw dỳ, a pban yr elo.i deyrnas arall,.bydded ddaro.s- 



UPGOIî N' SElO> T . 


tyng«*dig i’r cvfryw deyrnas. I\Iae Duw yn u*ev<ì o<- ooi.ìw <iy* 
ei oreliymynio» eí’ nad oes anghon ìddo d*»rri cj fraith y tir. U vna 
fy nlieiinladau innan. 

I’yddwn yn S .int.a chadwn orchym vnio'; I; w, a gofal«u air. 
ein busnes ein hunain. Dyna fv ngreiydd i Yr ydyir. aiu.i 
hawb dyniop i wneyd hyn, carem i h »l> mniyw i gadw yr un 
jieth ; i gadu gnrcliy mv nion l)uw, - clia.i- <u hunain. yu l.ur a 
glân. A c os na.i ydych yn lán, yn hur, ac yn santaidd, cynghor- 
wn cliwi i edifar >au am eich pechodau, a myned i gael eich hed- 
yddio er ntaddeuant o h >n vnt, gan sinteiddio e ch liunain a 
derbyn dawn y Y T shryd Giân, f-1 y mynega i ehwi hetbau i 
ddvfod,gan ddwyn ar gof i chwi bethau a aethant l.eihio. I;yna fy 
nghynglior a’m cyfarwyddyd. Bendithied Duw diwi frodyr e- 
chwiorydd, a bendithied yr holl bobl byn, yn wrryw a benyw, hen 
ac ieuanc, y dveiihr-ddyn, a phawb ereill; beudithied chwi a 
heddwch a llotiydduch, fel y caffom aroser ne!ola : dd. amser gor- 
foleddus yn ystod y gaua/ dyfod »l. Ihuiditliied !)uw chwi â‘r 
benditliion hyn, a phob rliai ereill, yn enw Iesu Gii-t. Amen 

Ct/f WlLLlAM LE'NYIê* 


UDG0.IÌN 8EI0N. 

' h I 

ftcrfn p g.aiîît. 

) >YDI> SADWiìN', MAWRTH Í5. )sr,5 

Ar«’vot)I-'n Yit Amsp.sìi'. — Nid cuiídiedig od.ìiwrtìi nlyjjon 
“plant V ileyrnas" yw y riu'ìew pymylau a dywyílant awyr- 
gylcli ein byd ; nid caneilisc eu eliistiau lnv_v rliair ocheneitliau 
a gruddfanau gwledydd cyfain braidd, ac y ntae gorniod o der- 
fysg, dryginni. dyoddcfiadan, a chl.fydau o’u hamgylch o hyd i 
allu angliofio mai gwawr dydd díal y Dnw maivr yw liyn oll — 
“ dcchreuad gofidiau na hu eu hatli er pan yw dyn ar y ddaear, 
ac ni hydd ychwaith.” K i raid edrych i eitliafion hyd nac at 
wledydd eroi !1 allan o’n hoff wladein hnnain. am enghreifftiau o 
ddadymchweliad E.ibilon Fawr, ac o allu Duw i waghâu y byd 



iÌDCORN SI'ION. 


0 i flfigolion. lc m iieildyw, g;i(lL*rni(3. mawredd a gogon- 
jant y deyrims g.olarnaí, eang if. ac ar i'lerclioeat dan li.iul 
_ yr ium <lr««-y ystod <ìeu?ain mlyiu-id o hŵMwch a ly«u<i- 
raethai ar f<. ,■<.«• I<i y by<!, ar dirioga-.tliau yr lion ni faulrlmiai yr 
imul d<l v«i<ì na uos? Kr ys llai mi blwydilyn yn ol aiiiìurnau 
ei Uyngesau wyne’oau y inoro. 1 M dwyrei-iiol, fel cynniíer o 
feirch tanllyd yn riiuthro dros f'irfa gwyriid i ryfel; 'i tl<ra > r 
adleisiai lionllefau ugrininu o fiioeilû o ddewrion ar e<i liyrdilau 
yn ugororau eu gwiarl, am fuddugoliaetii il'iyehyniygol ai eu 
gelynion, y newyd.iion gaiarus a diddysgwyl a geir yn ol yw 
nail oes vn ngwedtiiil ond tua dcg mil ur fyddin urolaf ,ic 
ariidercliocaf a adawodd ein gwlad-dim un o bob punip yn 
gnllu ymiwybro fel cysgndau drwy y üaid a aimlba wynebau 
ilros ddeugain mil o’u cyd-filwyr. y mwyafrif o ba rai a fuont 
foirw o newyn neu o oerfel. tra yr oedd digouedd o ymbortii a 
diliad yn braeim yn eu hymyl. Tra m:i3 y gweiliìillion o’r 
fyddin o fiaen Sebastopol wedi eu cau rhwng by.himoedd lìios- 
ocacli o’r lìwsiai ì, megys pe baent Baalsepìum a i iiilia.moth 
ar bob llaw. yn arosett tynghed, ac yn uchel aiw ar eu g"la<l 
ain gymhortii, — lieth a wneir at eu eynnorthwyo? Ar gyiuiyg- 
iad yn Ntiŷ y Cyflredin i chwilio > ddiruelion en gweiîiiredoedd 
er deall yr aehos o’r camwri. yr esgeulasdod os nad y fradwr- 
iaeth a aeliosodd y fath d.lifrodaeth ar y fyddin. di uiga ein prif 
I.ywodraethwyr tu.ol i'r gniillen drwy roddi eu swy.l.îau i 
fynu pan yr ocdd mwyaf o’u ímnghen i weitliredu yn efleiihiol 

1 acliub y gwed iili o'r fyddin; a gadawsant y wla.t uid yn unig 
heb fyddin. ond lieb lywo.lraeth liefyd, a gadawsant y geneiil 
iieb amynodd brauH i aros yn liwy. nac i ymdtliried mewn 
a -all i’w ilyuoirr.-’tiui; — lmneddig a gwreng— pawb yn unllais 
a addefant y <l;ii' g «'r galin llywo.ìraelhi.l miliebgoiol er aelmb y 
wlad yn y cyfyng !er ol.if. At argiwydd l’alinerstim. fel vr unig 
iachawdwr, edrycha llygaiil y v. lad - riiOi’..' w> o. aut-m.u y 
lirwodraeth yn ei law. a gwnaeth ei oreu i lî'urÊo 11« woilrneth. 
V canlyniaii yw, mae e fennu yr hen iy wodraeth mor debyg i 
ddef'r.yddiau y ddelw a welodd Nebuchoilnosor fel na ddaliant 
wrth eu gilydd am bytliefnos lieb fyned yn gyrbibion cil'.' • uh. 
Pwy na wel fol Haw anweledig yn hyn oll rliy eglur i w guddio 
na’i droiynol? Pa ryfcdd fod y breiciiiau tragywyddol yn 
eael eu tynu yn ol odditanynt, tra mai mewu breicuiau o 



"74 


L’DGORN SEION. 


gnawd dim cryfach nâ’r eiddo arglwydd Palmerston y mne eti 
hymddiriediad. Mae sefyllfa bresennol ein gwlad yn gyfryw 
ua fu y cyftelyb er pan ei cyfenwyd yn “Brydain fawr.” a pha 
hyd y caniata cenedloedd cylchynol iddi wisgó yr enw olaf, 
amser byr a ddengys. Maeymdrechiadau mawrion yn cael eu 
rhodrii ar droed yn awr i gario y rhyfel yn y blaen gyda mwy o 
íÿwiosrrwydd — bwriedir enlistio 60,000 o bobl ein gwlad yn 
ystod y flwyddyn hon ; mae rhyw gwmpeini o Frainc wedi 
cynnyg codibyddin o 10 i 25,000 o Ffrancod i fod yn fìlwyr i 
Loegr, ac y maeyn debygol y cymmeradwya y llywodraeth eu 

■ cynnyg. Un o’r ffeitliiau egluraf a allasai Prydain roddi o’i 
gwendid yn ychwanegol at yr holl elusenau a gaiff ei byddin- 
oedd mewn dillad, ymborth, cymhorth i ofalu am eu cleifion, 
Scc., gan y Ffrancod yw yr ymddibyniaeth hyn arnynt. A 
pha le yr ymguddiagweledyridion a phrophwydi ein gwlad rhag 
tniethu beth a tÿdd y diwedd o hyn oll? i'a bryd y gwelant 
iygad treiddgar— cilddar.edd ,-a chrafanc estynedig y “bwystfii 

. a gafodd glwy â chleddyf ac a fu byw?” Pa lygad-craff a 
wela “ wellhàd y ciwyf ” iiwnw, y modd a’r amser a: gwneir, ac 
a’i mynega i’r byd? Os oedd “dirgelwch yr anwiredd eisoes 
yn gweithio” er ys deunaw cant o fiynyddau yn ol. mae ei olaf 
gampwaith wrth y drws yn awr ond odid. Ai tybied fod ei 
c santeidrirwydd” olaf hwn gymmaint mwy oenig nâ’r bleidd- 
ìaid yr hanodd o honynt, fel na chwennycha broselytio teyrnas 
ar unwaith i’w ffydd; neu a feddylir na cheeeilia ei “fraich 
ddelieu ef,” yr liwn a’i cadwa ef yn awr ar ei orsedd, mo y praidd 
a ddiangasant o’i gorlan er’s cyhyd, yn awr pan yn ei allu? Ai 

■ tyhied ei lod ef rhy ddiniwed i godi awenau meirch cerbyd ei 
ewyrthr o’r llaid, a marchog ynddo tra nad all arall ei rwystro? 

.J’r rliai y rhoddwyd iddynt i ddeall arwyddion yr amserau y 
gofynwn V nethau hyn! 

Tra nnie inilisia yr holl siroedd mewn ufydd-dod i alwad y 
' Uywo lraeth. yn fyddinoedd cyfain braiddyn aberthu eu hunain 
yn ymborth i’r cŵn rhyfel — crytiaid ein heolydd wrtli y cant 
yn yr wythnos yn ambell dref, yn dilyn Ueisiau y “jẁ/e a’r 
■'lrmn,” a’u gwaed yn berwi yn eu jwytliienau ani gymmysgu 
à gwaed eu gelynion ar “faes y frwydr,” mae y newyn du, 
•oanlynol i ddyrysvch masnaclinol a gweithfaol, yr hwn sydd 
yn gyru miloedd o bobl hyd drefydd ein gwlad mewn gwallgof- 



ÜDGORN SEION. 


75 


irwyâ J angeuol i dorri i siopau ar eu cyier ain fara i gynnal 
’oywyd, yn fflangell etfeithiol arall i chwipio dyoddefydùion ein 
gwlad yn lluoedd i’r gigyddfa am estyniad einioes. Yn y 
blynyddoedd mynedol edrycliai dyoddefyddion gwledydd Ewrop 
dros y mór at y cyfandir gorllewinol, fel eu gwaredfau rhag 
gormes, a’u hystordŷ am luniaeth; eithr niae y dorau hyny 
wedi cau, y wlad ffrwythlon hono yn ymattal ei chynnyreh, a'i 
masnacliau wedi dyrysu, nes yr oedd yn ddiweddar gant a han ■ 
ner o filoedd o bobl, yn Ngliaerefrog Newydd ei liun, yn begian 
yn cifer, ar Faer y ddinas i acliub eu bywydau rhag marw o 
newyn ; ac ar byd heolydd dinasoedd gwahanol Daleitliiau im 
wyddent gyut braidd betli i wneuthur â chynnyrch toreithiog eu 
dyffrynoedd, gwelir yu awr filoedd o bobl ar newynu yu 
crwydro ain daniaid o fara lieb lygad i dosturio na braich i’w 
cynnorthwyo. Dyüfa miìuedd oddiyno tua'r dwyreintyd, y 
rliai nid oes iddynt ddewis amgen braidd wedi cyrhaedd, ond 
cliwilio am feddau yn mouwentydd y líwsiaid. Mor bell o Uui 
wedi cael ei ddigoni ar ysglyfaeth mae yntau, fel y bedd yn 
gwaeddi “ moes, moeè” o liyd. Mewn Uhise tuliweddar, dealìwi;. 
iddo orchymyn i arfogi a gwneutliur pob dyn a all gario artau 
yn barod i ryfel, ac y mae yn codi pymtheg roubles o dretli ar 
bob erw o dir, ynghyd a gofyniad am bedair gwaitii cymniaint 
o ymborth a nwyfau rhyfel â’r holl rai blatnorol. 

Nid oes argoel heddwch yn hyn ; ac er fod Arglwydd John 
Russel wedi cycliwyn yn genadydd lieddweli i'r cyngrair gwiad- 
wriaethol, tra na chydunant i ammodau amgen nà gomedd i 
Hwsia fwynliau Sebastopol dan ei llawn arfau, nid tebyg y cyd- 
una Nicholas i ddim arall, ac felly ni clieir heddwch mor 
gynted chwaith. Mae Ffrainc yn cryfhau ti hyddinoedd yn 
gyflym, nes yr ymffrostiant fod gai ddynt dros 100,(00 ar y 
maes, ac ychwaneg yn myned o hyd; mae yr Amerawdwr ei 
liun yn bwriadu myned i faes y frwydr yn fuan, er fod galwad- 
an taerion arno i aros gartref rliag ofn chwyldroad yn ei wiad 
ei liun. Mae chwyldroad bygytliiol yn awr yn ngwlad y Sultan, 
ac liysbysir ni nad oes y ddegfed ran o'i fyddin gyntaf i faes y 
rhyfel yn awr yn fyw. Mae y taleithiau Elimynaidd yn dweyd 
fod ganddynt 02,000 yn barod i frwydr, eitlir y dilemmn 
gwaetliaf oll yw na wyddus, — na wyddant cu liunain etto, o 
blaid nac yn erbyn pwy y rliyfelant, er fod yn fwy na tliebyg .y 



CDGO’itN SEION. 


rìr.iì Innt iiv yihm ryv pyr o'r (. , liv ,.reu{:i vr cyn liir. M:v* 
y gwledyNld dwyreiniol rlrwy Persia, Afi%ani$tnn. a’r ImJia yn 
mhfli o f«> I yn i.N -’nîych.íl - niac gan Nicholas hauwyr lnuìau 
bradwriacth drwyd iynt oli hraid I, ac y mae lu'onin Ava yn 
í;ofvn tûì tan Looy T v am yr liolì wlad a gyinmcrr.sant nddinrno. 
M.jwü L r ;ir. n:;ie >: ’fylìta ryfoluw.r a mwy hyyst'.io) cin byd yn 
.•ylur broîì ío*i ** hchíwdi eisoes wedi ei gyn;inery<i nddiar y 
ddiic.ir.’' Ychydiu flynyddaii yn ol. tra yr oi <UÎ yr lioll fyd 
mewn heddwch. a’i ddoetiiion yn addaw parhad hiro hono. le 
glywid baeliírenyn yn unig yn dyrchafu ei lef. yr h < •■ • * a adleis- 
iau yn nshoedw igoedd y byd gorllcwino), gan waedui ‘ rhyfel, 
rhyieloedd. a sôu atn ryfeloeddd sydd wrth y drws. ac vn fuan 
troelia. y byd en cleddyfau yn uawaed eu uilydd. hyd nes 
bydd raid i owy bynau na choda ei gleddyf yn erhyn ei 1‘rawd 
ffoi i Seiou ani heddwch.” Pwy, pryd hyny, a'i coeliai? l’wy 
yn awr a'i animheua? Pwy o'r sawl a wawdient weledyddion 
y dyddiau diwoddaf, pan rybuddient y byd yn nghánol lieddwch 
f>l y cleddyf yn dyfod, a goeliant ae a ufyddliant i’w eu 
galwad, a ciderbyniaut yr unig waredigaeth gyrhaedcladwy 
îddvnt? 

Kr mai gwaetb-waeth uiewn drygioni y gyra 1-arnau Duw y 
byd annuwiol— er fod y newyddiaduron a gyhocddai.t gyt- 
hiwniad in.myl.if ei brophwydoliaethau ef yn yr un colofnau yn 
gwaedcíi yr Ilcn Joc, yr argraífydd,” ‘*v cabiwr.” **y twyllwr 
a'r gaii brophwyd,” ac á'r un pin wedi ei drociii yn yr un inc 
vn haeru niai y ** iüjidd-’ueth nrwyaf anfoesol ac anynol” o bob 
ffug y w y grelyiiíj, yr uuig giefydd a ddyry oleuni yn mlaon 
ar dyugh.ed yr oes, a'r unig un a cidangosa warcdigaeîb : ac er 
fwd yi*ívv.s f.iiei; hon yn rbuthro íei ìuarch i’r frwydr; er hyn oll, 
nìeddwn, d\ roh.iîit plaut y guleuni eu peiiau, gan wybod nad 
v\v yr hoU beth.iu hyu on í uodau ard.Janghosiacìol o ddynesiad 
ou Brer.in i’w deyrnas, ae o'r cyinod gorf.ileddus pan y rim.idir 
v freumiaet!i o tan yr lioil uefoedd i addfwyn ddyoddefyddiou 
gwawd y byù — piant i Freniu yr holl ddaear. bymbyla hyn 
oii y Sa ii t i IV.' y iiyddlondeb, o herwydd mae yr amser yn 
agosliau pan y dyry pnf elyn Sei< n rwystrau ar eu fTordd, an- 
orchíÿgol i bawb ond y ‘*pur o galon.” Annoga y pethau hyn 
y Saiut i ddiwydrwydd i rybuddio eu cyd- d lynion yn onest, 
vn sobr. ac cíieithiol, gan fod y pcrygl yn f.iwr a'r amser yn 



ti’DCORN SE OS. 


f>'rin; ad)l:.i vr h< 11 arwyddion hyn orfbdi yr oil i fod yn baroci 
erbyn y delo yr alwad fel gwaedd hauner nos,” ac na ellir 
eroesi y môr- werydd ar ei ol, y galwad ulai ar y Saint i Seior. 
Gwỳr parod calfer plant Seion ol). 

Pregeth y Leywydd Iýimball. — Yr hon a lanwa amryw o 
dudalenau y rliifyn liwn adeilynga fanwl grafflad ac ufydd-doti 
y Saint; ynddi gallant bwyso eu h v sbrydoedd eu hunain, ac a 
archwaethant hwy Ysbryd Seion pe yno. N id ysuafn tystiol 
aeth tyst mor hyddysg o'i fater. ac mor drwyadl ei broüad yn 
ngwaith buw ag yw ei'e ; eillir pwysa yn nghìorianau gwir- 
ionedd eneidiau yr oll a’i hanghreda, pe yn iìoned byd ai 
unwaith. 

Y Cymm'anfaoew> DiwEüOAii. — O lierwydd anghyflensderan 
gomeddwyd i ni gylioeddi cofnodion y Cynimantaoedd diwedd- 
ar, eitlir y mae yn ddywenydd genym gael ar ddeall fod undeb 
eyffredinol yn fîynu yn mhlith y swyddogion a’r Saint— fod pob 
Cynnadledd yn cynnyddu eu rhyfedi, ac yn arddangos pender- 
iad i ymegiîo i rybuddio eu cyd-ddynion drwy draetliodu a 
thystiolaethu. Hyderir na siomir ni yn yr addewidion hael- 
ionus a roddir i ni o dalu y dj-ledion sydd atu lyfrau i’r ddwy 
Swyddfa, yr hyn sydd hawdd i’w wneuthur pe talai y Saint ai 
law ain y llyfrau a brynant, a phe ymdrechent werthu y 
traethodau i’r byd. Mae y profìon ageiryn arwyddion yr atnser- 
au enbyd hyn, ae yn rnhob peth, fod Dtiw am dorri ei waith yn 
fyr, yn aniiogaethol i fodyn barod drwy daluy dyledion a hòna 
yr eglwys. Mae yn ddigon eyfiawn i oedi rhoddi cymmerad- 
wyaeth i'r sawl a allo ac ni thaloei ddyled am lyfrau, i fyned i 
Gangen, Cynnadledd, nac i wlad aralì, ac hyderir y cydwelo 
pob gonest-ddyn yn hyny. 


APPWYNTIAD COLONEL STEPTOE YN LYWOD- 
RAETHWU AK UTAH. 

(Allim o’r *‘ Star’’) 

I. inas Washinglon, Ionaicr 4, 1855. 
At y Llywydd F. D. Uicuards. — Anwyl Frawd, — Mae yn 
ddrwg genyt' eieh hysbysu i’r Llywydd o’r diwedd wrthod aií- 



UDGOHN’ SEIOS. 


rs 

appwyntìo y Lly wydd Younu i’r swydd a ddeìi yn bresennol. 
Lieut. Colonel Steptoe yw yr hwn a benodwŷd yn ei le ef. 

Y mdiìeii'tys y Llywydd yn eitlinf cyfeilliîar. a dywedodd ar 
ymweliad blaenorol ag ef ei fod wedi derbyn llythyrau oddi 
wrth Colouel Steptoe. a’r l’rif Ynad Ivinney, yn llufaru yn 
aiirhydeddus iawn um Lywodraethwr a phobl Utah, aeychwan- 
eamid, yn mlilith pethau ereilî, ei fod yn dymuno gwneyd yr 
hyn oedd oreu i Lywodraeth a phobl Utah, ac os na pbenodaiy 
Llywydd Younsr. na phenodai neb ond niro’r cyinnieriad ucliaf, 
gn n grcdu y byd lni yn well i’n pobl ni fud un o’r fath yn cael 
<-i b ’iiodi, canys uid yn huig gwnelai gyfiawnder â ni, eithr 
ìtefarai y-n dda am dauom liefyd, yr hyn a wnelai lawer tuag 
nt symud y i liagfarn sydd yn ein herbyn, ond ctto mi gyruhell- 
ais ail benodiad y Llywydd Young. 

Nid oes gan y Llywydd un meddwl i ymyracth a threfniadau 
teulaidd ern Tiríogaeth. Llefarodd yn y modd mwyaf canmol- 
mtwy am Colonel Steptoe, gan ddweyd ei fod yn foneddwr, ac 
yn ysgolliaig, a’r dyn mwyaf prydft rtli a adnabyddodd erioed. 

Mae y Cólonel yn dal cymmeriad uchcl ynia, acyn eyfrif yn 
miilith ei gyfcillic-n yr Anrhydeddus Oruchwyliwr (Secretary) y 
Jthyfel. Gan nad ellid sicrhau ail-appwyntiad y Llvwydd 
Youiig, yr hyn sydd achos o ofid mawr i ni oll, nis gwn am neto 
a ystyriwn yn fwy cymmeradwy nâ’r Colonel Steptoe, ond mat 
ei gyfeillion yma yn credu na wna efe dderbyn yr appwyntiad. 

Yreiddocb yn barcbus, 

John M. Bsbshishl. 


AI DUW A DDANFONÜDD JOSEUH SMITH? 

(Dyfyniad o draethawd sydd yn awr yn y Wasy.) 

Yn drydydd. — Ni buasai adferiad yr “efcngyl dragywyddol” 
ì’r ddaear drwy yr angel Moroni o unrhyw flidd i ddynion, oddi- 
eithr foá rbyw un wedi cael ei gynnysgaethu ag awdurdod i’w 
phregetbu ac i weinyddu ei hordinhadau. Gallasai Moroni 
ddadguddio Uyfr a gynnwysai drefn brydferth a gogoneddns yr 
iachawdwriaeth, eithr ni allasai neb ufuddhau, hyd y nod i’w 
hegwyddorion cyntaf, heb lueinyddwr o däwyfol awdurdodiad ac 
ordeiniad i’ff phregethu, i fedyddio, arddodi dwylaw er cyfiwyno 



I'ITCohn SEION; 


75' 


öawn yr Ysbryd Gìân, &c. Eithr a ordeiniodrl Moroni Mr 
Smith i’r apostoliaeth, gau orohymyn iddo weinydiìu ordinliad- 
au? Naddo. Eitlir paham na chyti-iynodd atodiüdn,/. drwy 
ardeiniad, yn ogystal à dadguddio yr efengyl dragwydlol iddo? 
O herwydd nad ymddengys fod ganddo liawl i wneuthur liyny. 

Nid yw pob angylion yn gydradd mewn awdurdod— nid y’nt 
oll yn dal yr un allweddau. Yr oedd Moroni yn brophwyd, 
eitlir nid oes genym lianesei fod yn dal swydd apostol; ae. os 
nad oedd, nid oedd ganddo liawl i ordeinio Mr. ömith i swydd 
na teddiannodd ei hunau. Diddadl iddo wneuthur vr oll a or- 
ehymynwyd iddo wneuthur, yr liyn oedd dadguddio “pren 
Ephraim,”— cronicl ei dadau, yn cynnwyayr efengyl dragyw - 
yddol. Pa fodd, ynte, y cafodd Mr. Smith swydd apostol, gan 
na feddai Moroni hawl i’w ordeinio i’r swydd liouo? Tystia 
Mr. Smith iod Pedr, Iago, ac Ioan wedi dyfod ato yn angylion 
gwasanaethgar, :a thrwy arddodiad dwylaw iddynt ei ordeinio 
yn apostol, gan orchymyn iddo bregethu, bedyddio, arddodi 
dwylaw er cyftwyno dawn yr Yshryd Glân, a gweinyddu holl 
ordinhadau yr efengyl, megys y gwnaethent hwy eu liunain pan 
ar y ddaear. A brotfesodd Swedenborg. apostolion IrrÌDg. neu 
trarhyw dwyîlwyr ereill yn yr oesau tywyll hyn fod yr apost- 

oliaeth wedi ei chyfiwyno iddynt gan y rhai olaf a’i mheddai 

gan angel a feddai y swydd hono ei hunan? Naddo; o gau- 
lyniad, nid ydynt apostolion, eithr twyllwyr. I’e protfesasai 
Mr. Smitli fod wedi derbyn yr apostoliaeth drwy ddadguddiad 
yr Ysbryd Glân, heb ordeiniad o dan ddwylaw apostol, dealias- 
em yn eglur mai gau a fuasai ei brotfes, ac mai twyllwr a fuas- 
ai yntau. Os yn dwyllwr, pa fodd y darganfyddodd Mr. Smith 
nyn ? Paham na ffugiasai yr apostoliaeíh heb ordeiniad gan 
apostol, fel y gwnaeth yr Irvingiaid? Pa fodd y cafodd efe 
gymmaint mwy o ddoetìiineb nag oedd gan Mr. Irving, fel ag i 
ddeall na allasai efe fod yn apostoi oddieithr iddo gael ei 
ordeinio gan apostol? Iihaid i’r sawì- a grèd mai gau apostol 
oedd Mr. Smith, gyfaddef ei íod wedi dangos ilawer mwy o 
ddoethineb nag a wnaeth yr holl gau apostolion a fuont o’i flaen 
ef, er eu holl ddysgeidiaeth a’u talentau mawrion. Onid yw 
hyn yn ffurfio rhesymeg gyffelybiaethol arali bur gref i brofi 
dwy foldeb danfoniad Mr. Smith. 

Mae’r fath fanylrwydd á hyn mewn cyflawniad o bethau o’r 



• ÜDGORM SEÌOM. 


■Jl.'Ú 

•iatli dilirfiiwr bwysigrwydd raewn gwrthgyferbyniad i’r ft’iiitíi 
í'od iniliynau wedi cyfeiliorni ynddynt o’r blaen, yn arddangos 
rhywbethyn \\w ẁ- ddgnol,— arddengys ÿsbri/doììuelh yr Ilollall- 
uog- Mae purdeb athrawiaetli Jfr. Smith — iyilgordiad perffaitli 
ei dystiolaeih à'r eiddo Toan o bartlied i'r modd yr adferid yr 
fclengyl dragy wyddol i'r dilaear. a diyssondeb ei dystiolaeth am 
y modd y r adferwyd yr apostoliaeth yn dystiolaetliau cedyrn, yn 
gydgordiol arddercliog â, ac yn cadarnhau eu gilydd; mae eiu 
tystiolaethau yn amlhau, ae yn cryí'hau yn gyfartal i yr ym- 
chwiliad i boh sefyllfa ac amgyichiad eyssyiltieiiig; ac yn gor- 
í'odi arsy hoeddiad braidd yu unwrlhwynebol ar y meddwl fod 
Mr. Smith o dduyfol ddanfoniad. 


A.URYWIAETHAU, &e. 

DrSG4.i y inamau Rhufeinig i’w mheibion wladgarwch, — i’w 
mherched ddiweirdeb. — Felly y gwna y mamau yn Utah yn 
gymhwys. 

Yk Ymfuihwr.— N i feddwn hysbysiad mwy peuodol i’r 
ymfudwyr hyd yn liyn am yr amser i gychwyn, nâ dweyd t’od y 
Llywydd Richards yn addaw gwneyd ei oreu i gael llong i’r oll 
gyd-hwylio o Liyerpool mor agos i ganol mis Mawrth ag y gall 
gael un. Ceir hjsbysiad pellacli pan ei cawu. 

Deriuniàdau am Lyfiiau 0 Chwef. 9 HVO MaWRTII I.— 
GriSith lloberts. Ss (ic; James Morgan, I5s9e; Jolm Davies, 
,£1; Isaac Jones, £1 15 6dí 

Coffhawn y Llywyddion am y cyfraniadau i gyn- 
northwyo ymfudiad y Llywyddion rhag-grybwyllodig! An- 
t'oner yn brydlawn. 

*»» Ant'oner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Co]>t. JoneSy “ (Jdrjorn Suon ” (tjîiee., Siconseti. 


CSylwdtiitn , <&c 05 

Golyuyilili.ntli — -\nvy«iü'iMi yr Aui?e.aii— Pi (•»«•( li y Llyuyud K.imt>all — 

Y C' iiinmuf-iofdd diwedd;iî 72 

Appwyiiirad C«»l"ûel St'-ploe yn Ll) wodiaetí.wi ai Utali 77 

\i l)uw a ditanfonodd Josepli Suiuh 7$ 

Arau y wiaethau, &c SU 


A 11 E R T A W Y . 


líAN D. JnMîb. 


IMiRG'hhYD A CHYHOBdUWYD 



UDGOUN SEION, 

^îmt j> c#aüU. 


ÎÌHIÌ'. (6.J MAWETII 17, 1855. [Cvi\ VIII. 


DARLITH YE APOSTOL ORSON HYDE. 

A di'addodwijd yn Ainas y Lii/n Halen Matir , Ilydief 8, 1854. 

Fy anwvl Frouyh a’m Chwiorydd, — Galwyd arnaf y boreu 
hwn i wneyd ychydig sylwadau ar, a liefaru wrthych ynghylch 
y dull a’r modd o gasglu jwhl Dduw'. 

Yn y lle cyntaf, i ddnngos i chwi nad oes yr un grefydd â'r 
hon yr ydym yn gyfarwydd, oddieithr crefydd Saint y Dydd- 
iau Diweddaf a ddichon ddwyn oddiamgylch drwy yr ymarfer- 
iad â’u gweithrediadau, y cyflawniad o rag-ddywediadau 
y prophwydi. Arddangosa yr holl gysgodau a’r ffigyrau a 
ddefnyddir gan ein Harglwydd a’n Hiachawdwr i ddarlunio 
gwirioneddau, mawrion a phwysig, y bydd yn y dyddiau diw- 
eddaf gasgliad y bobl ynghyd. Cesglir hwy gan y sugn-dyniad 
iiynod a ffỳna yn yr amser pan na phwysir hwy i lawr gan 
daberr.aclau marwol, eitlir pan yu rhydd o’r clai beichiedig hwn, 
y sugn-dynir eu hysbrydoedd anfarwol oddiamgylch gorsedd 
Duw, yno i dderbyn croesawiad i’r gogoniant tragywyddol a 
barotowyd fr cyfiawn, neui gtiel clywed y ddedfryd arswydus, 
“ Ewch cliwi rai melldigedig i dywyllwch eithaf, lie y mae 
llefain, a wylofain, a rhincian dannedd!” 

Ond, gyfeillion, y mae ymgasgliad y bobl i fod yma ar y 
ddaear. Pan roddo hauwr ei hâd yn y ddaear, y rnae yn ei 
wylied, a’i drin yn ofâlus; rii ddysgwylia ei gynheuaf medi 
tnewn rliyw gẁr arail, eithr ar y tir yn mlia un yr hauodd et 
ö [Phis i<t. 



CD&OHN SfCÍOS'. 


«2 

iiâii, ac yno y mwynliâ (Trwy th ei lafar; níd mewn ríiyw HlnrJ 
arall. und yma. 

Uywed yr lauhawdwr mai tebyg yw teyrnas nefoedtl i 
rwyd a fwriwyd i’r mòr, yr lion sydd yn dal [x>b matli o bys- 
god. yn ddrwg ae yn dda; yn mhen ennyd, dygasant y rhwyii 
i’r làn, gan gasglu y pysgod da i lestri, a tliafiasant y rhai drwg 
ymaith. Felly y bydd yn y dyddiau diweddaf; yn y diwedd, 
pan y dygir guruehwyliaeth yr yingasgliad i tnewn, ac y tynir 
rhwyd yr efengyl i’r làn, nid mewn rhyw wlad ddyeithr, neu ar 
fynydd, tu liwnt i derfynau amser ac eangder-, eithr ar y làn 
svdd yn ocliri yniyl y dwfr, fel mae y ffigwr hwn yn tystiol- 
iaethu, feiiy ary ddaear, y bydd ymgasgliad y bold. 

Dywcdir wrtliym hefyd ynmha ddull yr ymgasglant. Deuant 
ar fwystfilod cytìym — ar ddroniednriaid a ehamelod ; A llong- 
au Tarsis a’u dygant adref, a plirif fîordd a agorir i brynedigion 
yr Argiwydd i rodio ynddi.” Nid yw y brit’ fibrdd hono yn 
un ansylweddol, ac yn arwain i drigfanau yn yr awyr, ond prif 
fi’ordd ydyw lii a wneir ar y ddaear ; ac fe ddichon fod y rheil- 
ffyrdd a wneiryn bresennol yn un achos grymus i etffithio y 
cyflawniad o’r ymgasgliad. Ar y pwnc hwn y sylwodd y pro- 
phwyd pan y dywedodd, “ Nid yw cenaw y llew weili sengu 
yuo, ac nid yvv llygad y barcyt wedi ei weled? Yn yr amser 
hwnw nid ydoedd hi wedi ei hagor, eitlir cuddiwyd hi i gael ei 
hagor yny dyddiau diweddaf. Ni sengodd cenaw y llew yno 
erioed ; ond, cyn liir, dichon iddo wneyd hyny ar ol ei liagoriad. 

Syllai yr hen brophwyd ar gyflymdra cynnydiiol llongau, 
ond fe wnaetli ein cyfleithwyr iddo ddweyd y danfonir cenadon 
cyflyni at y cenedloedd pellenig mewn llongau o lafrwyn. Pa 
betli a ddeidlwn wrthlongau llafrwyn. A welwn neu a glywwn 
ni sôn am longau o’r fath yna, oddieithr y caweli a wnaethpwyd 
i Moses ymguddio ynddo arlàn afon yr Aiff't? A ddarllenasom ni 
erioed am ddynicn, eenadon cyflym yn myned mewn llongau o 
lafrwyn ? 

Ffoüneb yw ; ni wrthsafai ilong o’rfath darawiadau y gwynt- 
oedd a’r tònau, ac ni ymfarchogai yn ddiogel drwy ymrafaeliad 
yr elfenau â’u gilydd fel pe am amherodraeth ; neu fel pe byddai 
tònau a gwyntoedd yn ymarfogi à dialedd hiraethus am weled 
pwy yn gyntaf a grafangai y brycheuyn lleiaf hwn a ymegn'ia 
am fywyd ar wyneb yr elfen ferwawl. Pwy sydd yn credu 



tDcJOHN SüiON. 


83 


HBrhyw both o’r fnth? Mae y dryclifeddwl yn anghysson. 
Eitlir pan y syliwn arno drwy ddrycli arall, nid yw mor ang- 
liysson ac aneglur. Gẃyr y brawd Carn sydd yn bresennol 
pa fudd y darllena y Beibl Iillymynaeg. Credaf mai pibell- 
longau y geilw hwynt. Mae y lafrwynen yn gou ae yn tebyg- 

011 i bibcll, ac ni feddaiyr lien brophwyd un arddangosiad arall 
trwy yr hwn y darluniaiei ildrychfeddwl ond y lafrwynen; er 
iddo weled llongau ac ymldynt biliellau a cheuafnau (tubes) yn 
'rhedeg bob Ifordd, ae nid oedd gauddo yr enw “ Agerdd-long” 
i'w henwi. I)y wed y danfonid ccnadon mewa Fib- longau, g; 
udrycli i’r amser y defnyddid grym agerdd er eu gyru. I ba 
ddefnydd y mae grym agerdd? Ai yn unig er lleshâd dynol- 
ryw? Neu a wnaeth Duw h«n yn offeryn pwysfawr er eyf- 
lawni ci waith — er hwyluso ei aincanion yn y dyddiau diwedd- 
af? Jlae yu ddiddadl mai bwriad y Creawdwr Muwr yw y 
matt-r; nid yn unig felly, eithr y mae peth arall mew., eys- 
sylltiad á liyn, a dd.ywed yr iachawdwr wrth son am ei ddyfod- 
iad, bydil i'el y goleuni boreuol, neu fel meiiten a olcua o’r 
naill beu i’r nefoedd i’r pcn arall, felly liefyd y bydd dyfodiad 
•Mab y l)yn. i J a betii a welwn yn cael ei lunio ar y ddaear i 
gyfiawni bwriadau y nefoedd? Gwelwn y gwyfr tiydanawi 
(electric wire) yn rhedeg o un wlad i’r lialì, a myíÿrir eisoes pa 
i'odd ei osodir yu groes i’r Atlantic i ddwyn yr holl genedloedd 
i gyfrinaeh uniongyrchol a’u gilydd. Ooi ymddengys hwn fël 
mellí a gyrhaeddant o’rdwyrain i’r gorllewin? Felly hefyd y 
bydd dyfodiad Mab y Dyn. Maeyr liysbysydd trydanawl yn 
eu dwyn o’r arduioedd dwyreiniol i'r rhai gorilewinoì. Y mae 
nior gyflyni fei y mae araeth a roddir yn ninas Washington am 

12 o’r gíoeh yn cael ei hysbysu yn St. Louis am hanner awr 
wedi unarddeg yr un diwrnod. Eheda y trydamaeth gymmaint 
eyfiymach nâ’r ildaear, fel y mae hanner awr cyn yr amserau 
rhwng Washington à St. Louis, felly liefyd y bydd dyfodiad 
Mab y I)yn. Neu mewn geiriau ereill, yn y dyddiau diweddaf, 
bydd i hysbysrwydd eliedeg gyda’r fath gyflymdra, mor gyflym 
v bydd yn ei ddyfbdiad. Yr ydym yn cyduno ein bod yn dy- 
nesuat yr amser hwnw yn agos iawn. Yrydym ar gyrhaedd 
fel pe byddai i’w gymmydogaeth. Yn awr, meddai Ef, gwyl- 
iwch! pau weloeh y ffigysbren a’r holl goed yn dechreu deilio, 
gwybyddwch fod yr hâf yn agos; a phan ddechreuoch wded 



84 


ÜDGURN SRIOK. 


y pethau hyn yn dyfod i ben, cyfodwch eich penau a llawen- 
hewch canys y mae eich gwaredigaeth yn agoshau. 

Fe ddichon fy mod wedi dechreu yn y pen chwith i’m 
haraetìi, ond os ydwyf. cyrliaeddaf ei phen arall cyn y terfynaf; 
fel v caffoch ei lioll ranau os nerthayr Arglwydd fi drwy eich 
gweddiau. Cewch gynnwysiad a lielaethrwydd yr hyn a 
ofvnwyd i mi ei liysbysu, ond rhaid i mi gael fy ffordd fy hun 
i'w draethu. 

Y inae ymgasgliad y Saint ynghyd i gymmeryd lle, “ Ond,” 
meddir, “nid ydym yn credu y dygwydda ymgasgliad y bobl 
vn y dyddiau diweddaf yn llythyrenol; nid ydym yn credu y 
gweinydda angylion i ni mwyach.” Y grefydd hen ffasiwn yw 
dweyd, *• Y mae geriym yr oll a ryngodd bodd i’r nefoedd eu 
rhoddi a phrofir hyny gan yr Hen Feibl anwyl. Arhosed yr 
angylion mewn gogoniant, a niiinau a arhoswn ar ein fferinydd, 
ni a awn i’r eglwys o flwyddyn bwy gilydd, ac a adroddwn yr 
un hen flregel drosodd a throsodd, hyd orid elom i wared i’n 
beddati, a liyny y w diwedd ein gwasanaeth yn y cnawd.” Otii 
welweh fod yr lioìl fyd Cristionogol yn gwrthod gweinidogaeth 
angylion, Saint y Dyddiau Oiweddaf yn eithredig, ac ychydig 
ereiìl a gredant yn y petliau hyn? 

Y mae amryw yn y ùyddiau diweddaf a gredant mewn 
Spirit Ilapping, ac yn y fath angyiion na feddaut eneuau i lef- 
aru. Yr oedd geneuau gan yr angylion a ymwelasant à gweis- 
ion Duw, a hwy a lefarasant! Beth pe gofynech ofyniad i mi, 
a bod genyf ddeaìltwriaeth a genau i gyfrinachu, ond yn lle 
llefaru achoswn i'r bwrdd neidio, neu troediwn y cadeiriau 
drosodd, a’r meinciau, &c. l’a beth fyddeeh chwi yn wybod 
ani dano? Byddecli yn gwybod fod y diafoì idd ei dalu; 
gwvbyddech fod yno hollol absennoldeb o deimlad da ac <> 
ddoethineb. Crewyd dyn ar ddelw Duw, ac y mae yr angylion 
santaidd a amgylchynant yr orsedd, y cenadon fllanillyd er 
cario ei ewyllysi ddyn, yn ei îun a’i ddelw ef. Fan y gwelodd 
jiyd y nod gweision Duw yn y dyddiau cyntefìg un o’rysbrydion 
nefolaidd iiyn, dochreuasant ymgrymu a’i addoli ef, feì pe mai 
efe oedd y Duw a griiodd y nefoedd a’r ddaear ; ond gorchyni- 
ynwyd liwynt i addoli Duw. Yno yr oedd, yn sefyll yn nelw 
vr hwn a’i gwnaeth, a cliaiiisyniodd y propliwyd ef yn Ue yr 
Arglwydd. Mite yr angylion hyn ar lun a dt-lw Duw, ac y mae 



dí’nion hefv*<î ar ei ddeiw. Crertaf, pe rho.idai Huw rcges i 
nii gyflvryno i'r bobl, ac na chyflwyn w*n lii yn gyfreithlawn, y 
eauai Efe fy n-renan o herwydtl na roddwn' hi yr un fath 
ag ei cefaisr. Spi/it Rajjpinys , isel radd! 

Betii vw y mater? Cymrnerodd rhywbeth dychrynlìyd le. 
Pa hetli yw? Nis gallwn ddwcyd dim wrthyeh yn ei gylch, 
omi y mae eynhwrf rhyfeddol; peth riiyfeddol a cìtiygwydd- 
odd yn nhir üam. Dywedat wrthych y bydd y rhai hyny a 
wrthodanŵ y gwirionedd a gynnygir iddynt gan weisiou Duw, 
y rhai sydd yn lletarn yn eglur wrthynt, ddyfod yn acìnabydd- 
us ag ysiirytiion mwnglaraidd na wyddant ddim er eu lles: am 
hyny y denfyn Duw iddynt amryfusedd cadarn fel y credont 
gelwydd ; fei y demnir iiwy oll ý ri hi na chredant y gwirion- 
edd, eitlir a ymhyfrydant mewn anghyfíawnder. Pan y gwrth- 
odo y bobl y gwirionedd, ântyn bethau chwareuaidd ysorydion 
ffýrnig twyllodrus, yn cael eu bwhwman ganddynt fel bwrlwm 
ar y dòn. Nid y w gwir genadon oddiwrth Dduw yn dyfod yn 
y ffordd hyny ; ond, nieddai y byd, “ Daeth angylion yn yr 
hen amser, ond ni ddeuant i'r ddaear mwyach, aethant i’r nef- 
oedd, ac nid oes yehwaneg idilynt i wneuthur yma. Gailaf 
siarad â gwas y brenin pan nas gallaf siarad a r brenin ei hun. 
Gallaf ddynesu at iselach raddau ei ddeiliaid pan na ddichon i 
mi agoshau at y cylch ucliaf. Os gwrthoda dynion weinidogaeth 
angylion, a pheidio credu yn eu bodoliaeth, na sylwi ar eu 
geiriau, nis gwn pa fodd y cânt bytli fynedfa i mewn at y 
brenin. Os na chydnabyddant ei swyddwyr, nis gwn pa fodd 
y lleíarant ar breninei hun. 

Aoes a lŷn yr angylion â’r li-yn a dihygwydd yn y dyddiau 
diweddaf? Mae Efe yn gwneuthur c*i angyiion yn weinidogion, 
a danfonir hwynt ailan i weini i’r rhai hyny a fyddant etifedd- 
ion iacliawd wriaeth. Mae yr Arglwydd yn holi-breseunoi trwy 
ei ysbrydion gwasanaethgar, yr un fath yn union â rhyw 
frenin arali, gan yr hwn y mae gweinidogion drwy ei holl lyw- 
odraeth, ac y mae gweinidogion Duw yn mhob man ; y mae 
ganddo weision wedi eu gwbgo mewn enawd ar y ddaear, y 
maent yn niyned trwy y tir yn mhob pwynt, y mae Duw yn 
bre6enu-ol yn mhob man gyda hwynt ; ac y mae ef yn gwybod 
pob peth. Pa fodd? Pan y mae ei angylion a’i swyddogion yn 
dweyd wrtho, fel rliyw ly wodraethwr arall. Bum mewn rbai o 



86 


T7DG0RN SETON. 


gylchoedd a chyfarfodydd gweddio y byd sectyddol, a chîywaî* 
eu gweinidog duwiolfrydig yn dwcyd, “ Tyred bechadur, ym- 
gryma i iau Crist ; wele angel ein presennoldeb yn aros am 
y swydd anrhydeddns o fyned a’r newydd i’r nefoedd, frnl un 
enaid ychwaneg wedi ei droi.” Os yw I)uw yn ei wybod 
eisioes, i ba ddefnydd y ìuae angylion i fyned a r newydd. Y 
mae Duw yn gwybod poì> petli trwy ei oruchwylwyr, neu ei 
weision, ac fel hyny y mae Efe yn hol’.-b esennol. Ond pe 
gwelech chwi Rf yn goríforol a phersonol. g\veled> berson o’r 
un llun â chwi eicii hunain. Pa fo<ld yr oediî hi gv<lu Stephan? 
A oedd Duw yn wasgaredig i’r pedwar gwynt yn mhob m;ni ? 
Os oed<î efe felly yn íanach nagy di<hon nn cytVitia<l celfy<i<l- 
ydol eu desgrifio. nis gallasech ei weîed. 4 * Ond Stephan yn 
gyflawn o’r Ysbrytl Glán, a edrycîiodd yn ddyfaì tua’rnef, ac » 
welodd ogoniant Duw, a'r Iesu vn eistedd ar <1 deheulaw ])uw. 
Ac efe a ddy wedodd, Wele, mi a weluf y nefoedd yn agored, a 
Mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw Duw.” Os oedd Duw heì> 
go r fl' ? rhanau, na nwydau. pa fodd y deallasai Steplian pa un a 
oedd efe yn sefyll ar y llaw ddẁ*u neu ar yr aswv. ueu ei 
ar un o’r ddwy ochr? 

(Pw harhan.) 


DYFYNÎADAU O LYTHYR O’E DYFFRYN. 

Linas yr Helycj , Dyffryn y IJ. II. Mawr* 
líydref 25, 1854. 

Fy anwyl Rieni, — Cymmeraf y cyfleusdra prosennol i ysíírif- 
enu atoeh. gan obeithio eich bod chwi & v teulu yn iach fel asr 
yr wyf fi yn bresennol. 

Cychwynasom o’r Ransas. tua 13' 0 o fllîdiroe<ìd y tuyna i’î 
Dyffryn, ar yr 2il o Orphenaf diwed<laf. <ìan nad oeod cyf- 
lensdra genym i gael lluniaeth wed’yn cyn cyrhae<id pen y 
daith, parotoasom fel pe y bwriadem groesi y mòr. Cafodd poL 
Tin 100 pwys o tlawd, ISpwys o gig moch. afalau syohion. tò v 
siwgr, &c. Yroedd dego honom yn mhob wagcn, a 50 o w rt gen? 
3 r n ffurfìo cwmpeini. Cafwyd llawer o laeth gan y da. Bu 
îlawer o draflerth i ddysgu pa l’odd i yru yr j’cliain. a chafwyd 
difyrwch mawr wrth ein gweled yn ceisio gwneuthur h} n y. 



UDGORN SF.TON. 


87 


Yr oedd Cadben ar bob deg wagen, a phabell i bob un. Gwyl- 
îwyd yn y nos gan cliwech o lionom ar y tro. Byddem weithiau 
yn gwneuthur amgau â’* wageni yn y nos yn barod er cael y 
da i mewn yn y boreu, a plian y gwaeddai y Cadben “ Ilitch up 
your cattle cawseeh weled pob un yn brysio a’i dda tua’r 
wagen. Yr oeddem yn aros ambell diUwrno i er i'r da i gael 
gorphwys, a’r benywod i gnel golchi, a gwneuthur bara. Yr 
oeddwn i yn yr un wagen à William Hichards o fro Morganwg; 
gwnaetli ei fercbed yr holl olchi, fiwrnio, &c . ag oedd eisieu 
arnaf. Yr oedd y tywydd yn dwymn ar y dechreu. ac yn 
sych y rhan fwyaf o’r ffbriìd Cododd y tir yn raddol liyd o 
fewn 200 o filltiroedd i’r Dyffryn. Yr oeddetn y pryá yina yn 
7000 o droedfeddi yn uwcli na lefel y mór, ac yr oedd y tywydd 
yn lled oer. Gwelsom y buffuloes ar hyd y gwastudedd mor 
liosog â’r da ar liyd mynyddoedd Cymru. Yr Indiaid oedd ein 
cymmydogion. Ni ciiawsom ur. gofid o'u lierwyild. l'ndydd 
cyn i ni gyrliaedd Fort Laramie, iladdasant niewn brwydr 00 
o’r milwyr oedd yoo, — yn agos vr oll ag oed.i yno. Dycbryn- 
odd liyny betli arnoru, eitlir cawsom fyned lieibio heb wrth- 
wynebiad. Gwelsom lawer o ryfeddodau ereill sydd rby faitb 
i’w nodi. ond mi a ddywedaf wrthycli, deuwch ac etlrychwcli 
Rrnynt. 

Danfonwyd wageni o’r Ddinas i’n cyfarfod, 300 o filldiroedd, 
wedi eu llwrtho à lluniaetb fel na fu eisieu arnom. Cyrhaedd- 
asom Ddinas y Llyn Halen Mawr ar y laf o Hydref. Gwelais 
luoedd o Saint a adwaenwn. 

Maey Ddinas wedi ei gosod yn y modd mwyaf ardderchog; 
rhoddir erw o dir at bob tŷ, costia ddolar a hanner yn gytfred- 
in. Ennillir o 8 i 9 swllt y dydd am weitliio. Pris y gwenith 
yw 8 swllt, a’r pytatws yn 4 swllt y bwshel, y cig yn 5 ceiniog 
y pwy6. ac y mae y mwyrif yn gwireyd eu caws a’u hymenyn 
eu hunain. Mae y dillad yn ddrud. 

Ymsefydlais i yn y lLe hwn, sef Dinas yr Helyg, 15 o filltir- 
oedd o Ddinas y Llyn Halen Mawr. Cefais waith i ladd gwair 
am lô swllt y dunell, a cliael dewis fy lle mewn maes o 12 neu 
15 milltir ei faint: lleddais dunell y dydd. Dyma le i ffarmio; 
ceir tir am ddim ond talu am ei fesur, yr hwn a gynnyrclia y 
gwenitli blasusaf a lirofais erioed. Ceir un bwshel o bob saith 
íim ddyrnu, Codir y ceircli, yr Indìan corn , a’r pytatws goreu 



88 


ÜUGOÍÌN Sf'loN. 


yma, yngliyil a betys at wneyd FÍw<;r. Mae yma (Trwythaa 
na welais i erioed o’r blaen, sef y melons. a water meions ; fe 
fwyteir llawer o honynt yn oer; bn;u-at vn debyg eu blas i bêr 
y wlad yna. Cynnyrchir po^peth yma at ttynnaliaetb dyn ac 
anifail. Nid oes eisieu tiroedd eang. o herwydd fcxl dieon o dir 
porfa i'r anifeiliaid tnalhin i'r lle y rlioddiry gwenith, iSce. Mae 
bugeiliaid yn hugeilio y da, ac yn eael eu talu gan boh tíarnnrr 
yn ol rhifedi ei dda. Ceir digon o wair lieb trauad y caeait 
gwair. ond myned allan i’w dorri. Nid oes ei eisieu ond am y 
rhan fyraf o’r gauaf, ae felly nid oes aclios i ddyn ddcfnyddio 
ei dir i godi dim ond cnwd. Yr wyf yn meddwl am rai yna na 
wyddant pa ftxìd i gael tir. er boddloni talu yn ddrad am dano, 
y dichon eu brxi yn fy ammheu, ae yn meddwl ein bod yn ang- 
hytnno â’n gilydd am y tir. ond y gwir wyf yn ddywedyd; fe 
gynnygiwyd 5 erw amgauedig i mi am weithio 1G o ddiwrnod- 
au, ond dywedwyd wrthyf ei fod yn rhy ddrud. Mae yma bob 
chwareu teg i dáyn i fy w yn ol yr hyn a weithm, lieb neb j fy w 
ar ei gost neu ei gaethiwo, eithr y mae cyfleusdra ganddo i fod 
cyfuwch â neb sydd yma drwy ei ymdrech. . 

Dyvredwch wrth y rlmi a ddeuant yma nesaf am ddyfod â 
baehau yngliyd a rliwydau pysgota. 

Yr wyf mor iaeh yma ag y buin erioed. . . . Bydd- 

ed i chwi ufyddliau i’r efengyl, a dyfod yma. Coflwcli fl at fy 
ngyfeillion, a derbyniwch hyn oddiwrth 

Eich anwyl fab, 

Et.an Mohgan. 


UDGOIJN SEION, 

M! II 

Sírcn p &aint. 


I)YDD SADWttN, MAWliTH 17, 1855. 

Llwyddiant yr Efengyl yn Nohymru. — Hysbysir ni gan 
amryw Lywyddion Cynnadleddau eu bod wedi trefnu cyfarfod 
i holl Saiut pob Cangen ddyfod ynghyd y nos Lun cyntaf, a’r 



íryrtyrl'l nos Lnn o bob mis. i wedrtio am fendith yr Ilwn a b'm 
3' gwaith ar ynidrechiadau ei blant drw\ r ein gwbnl er actml» 
eneidiau eu cyd-ddynion, a deallwn ei fod Ef yu cydnabod eu 
hymjrais ac yn ateb eu gweddiiiu yn rasol, drwy dywallt ei 
Ysbryd Glán yn helaetb yn y cyfarfodydd hyny ; ac o nmryw 
fanau clywwn ei fod Ef yn cyfranu ei ddoiiiau ysbryibd :ir y 
Saiot ynoj ao yn eu nhertlm i argyhoerldi en eymmydngion yn 
efieitlriol. Muwn manau ceir bvwyd adnewyddol i’r llesu, a 
doniau i’r rliai a fuasent dditfrwytb yn bir ; dosperthir traeth 
odau i’r sawl a elo i’w gwerthu, ac yn y uyfarlbd caniynol duw 
a'r tál am danynt. a cliaitl 'ychwaneg i wneutlnir yr un modd, 
Felly gwertlia rliai Cangenau yr lioll draethodau a gatîant, a 
cheisiant chwaneg, a’r etiuitli o hyny sydd andwg ar y prynwr 
a’r gwerthwr — mwynhâ- yr olaf fwy-fwy o Ysbryd y gwaith, 
a llawenhâ yn ffrwyth ei lafur pan yn gweled y lltill yn dyfod 
}'n aelodau o eglwys Dduw. Er mai dydd ychydig eiriau yw 
y dydd prysur hwn, a dydd i weithio-yn gystal a gweddio, etto 
oofied y Saint bob amser gyssylltu y ddau ynghyd, canys er 
pob petli, “ Duw sydd yn rhoddi y cynnyuld.” Dymunwn boh 
llwyddiant i’r cyfarfodydd hyn lle eu cynnelir, a dysgwyliwn 
na cheir Cangen hebddynt yn hir, nac aelod a all en hesgeu- 
luso. Pwy na wela y T grym a fyddai yn ngweddiau fiyddiog a 
thaerion y Saint oll drwy eiu gwlad ar yr UN AffR yn 
nghlystiau ein Tad; a phwy na phrophwyda orlifiad beudith- 
ion yn gyf.-rbyniol i hvny? Gweddied, 'ie, cyd weddied y 
sawl a wyddant pa fodd i gael atebiad i'w gweddiau, nes eael y 
liwyddiant a deilynga y genadwri bwysig a gylmeddwu. 

Mae yr oll a weiwn ac a glywwn yn y cylchoedd liyn, a’r 
hyn a ddeallwn oddiwrth Lywyddion Cynnadleddau ereill, yn 
brofion melys fod Duw yn llwyddo ei waith. Mae eynhwrf 
cyffredinol yn dechreu, yr esgyrn meirw yn ymysgwyd. ac yn 
treiglo i ddyfroedd hedydd yma, a manau ereili — traethodau, 
dan fendith Iôr yn deffro byd ac eglwys, a duwioldeb y Saint, 
yn ennill parcli ac utydd-dod i’w crefydd. 


“ Y Moemon,” — Yw enw newyddiadur a gyhoeddir yn wyth- 
nosol gan yr Apostol Jolin Taylor yn Ninas Caereiiog New- 
ydd, U. D. America, acyn olyr enghraiífta geir o gynnwysiad' 
ei rifyn cyntaf, yr hwn a’n cyrliaeddodd yn ddiweddar, ynghyd 



90 


CDGORN SEION. 


a’n hadnabyddiaeth ni, a miloedd ereill drwy y ddau gyfandir, 
o fedrusrwydd ei Olygydd, teimlwn bleser mawr yn cymhell 
“ Y Moumon” i sylw ein darllenwyr, gan obeithio y teimla ein 
dosparthwyr yr unrhyw bleser yn lledaenu ei gylchrediad hyd 
y gallant. Dyrchaía, hwn, fel y dylai pob Mormon, ei lais nertb 
ei ben i waeddi yn nghlystiau ei chamgyhuddwyr, “Chwareu 
teg i Forrnoniaeth llanwir ei enau â’i detholion egwyddorol. 
lianesyddol, cartrefol a thramor, cymdeithasol, gwladwriaethol. 
crefyddol, pliilosophyddol a pholiticaidd hi, ac addawa bleidio 
pob gwir, a gwrthwynebu pob gau, deued o ba le y delo. 

Ni all cyhoeddiad o’r fath. o dan olygyddiaeth mor alluoe. ac 
yn nghanol newyddiaduron mor elyniaethus i Formoniaeth, 
beidio bod o fawr les i aehos y gwirionedd, a chynnydda ei 
ddefi.yddioldeb yn yr ystrriaeth o’i bleidgarwch i Utah; ac fel 
cyfarwyddwr i’r bo'.l Öaint yngwyneb y cyfuewidiad yn yr 
Ymfudiad drwy y Taleitliiau dwyreiniol bydd yn anmhrisiadwy 
i’r ymfudwyr. Er mwyn y rbai na allant ei gael dyíynwn o’i 
ddetholion i dudaler.au ein IIudgohn weithiau. 

Ei bris i dderbynwyr Mynyddol yw ISsyn flaen-dâl, reu 4%c 
y rhifyn fcl y canlyn, pris y cyhoeddiad 2c, llythyr-doll 2. elw 
i’r dosparthwr O^c. Ni«ì vw hyn yn cynnwys y cludiad o 
Liverpool i’r derbyniwr, disgyiu liyny arno ei bunan yn ych- 
wauegol. Anfoner at E 1 ). Richards am dano, a chyfarwyddyd 
manwl y dosparthwr. 

iJychtoellad y Braicd Wdha. — Dywenydd genym ddeall trwy 
lythyr oddiwrth yr Heuuriad Wiilis ei fod et weditirioyn 
Liverpool yn iach a chalonog ar y dydd iaf o’r mis hwn. Nid 
anadnahyddus i ddarllenwyr y Star a’r Uug«h;n yw enw a 
gweit!iredoc»dd anturus y Cenadydd tfyddlon hwn yn n.herfedd- 
ion yr India bell; ei ymroa«iau difiino i gylioeddi eenadwri y 
> 1 1 *f i drigoliou euliin-addolgar y byd dwyreini<»l, yngwyneb 
pub arnrywiaeth orw\struu ac anhawederau a roddwyd ar ei 
tfurdd ga-n genadon sectyd«îol gau Gristionogaeth. gan ystyfnig- 
rwydd íraddodiadau paganineth oesol, a chan liinsawdd afiach- 
iis y parthau hyny o’r byd, a anwyla ei goffadwriaeth yn 
nghroniclau cyssegredig plant Duw, a diau y crëa lawenydd 
ynddynti glywed fod V brawd Willis yn bwriadu ymwelcd â’r 
Éèaint Cymrcig, yu mhlitli pa rai y cafoüd ei gynnysgaethu ag 



ÜDGRON SRION. 


91 

OBeiriadaeth Mah Duw, ac o ba le yr anturiodd ar ei genad- 
iaeth i’r India, ac hyderwn yr arddengys y Saint Cymreig cu 
earedigrwydd a’u haelioni cyssefin trwy' ddiwallu anghen- 
rheidiau a dangos y sirioldeb a allant at y Brawd Willlis pan y 
daw i’n plith, gan gofio geiriau ein Hiesu gofalus, “ Yn gym- 
maint a’i wneuthur i un o’r rliai liyn, fy mrodyr, yn wir, i mi 
y gwnaetlioch.” 

Smjchfa t/ “ Millenmal Stor.” — Bwriada y Llywydd F. D. 
Bicliards symiid ei Swyddfa o “ 15, Wilton St.,” i ”30, Isling- 
ton, Liyerpool,” lie y dymuna gyfarwyddo pob ilytiiyrau atto 
ar, ac ar ol y dydd laf o Ebrill nesaf. 

Nid yw y tìaitli o fod y Swyddfa bresennol wedi myned yn 
rliy gyfyng i wneuthur busnes prif Swydiifa yr eglwys yn 
Ewrop yn gwirio dim ar brophwydoliaetiiau lliosog gau bro- 
phwydi ein lioes am draneedigaeth buan a hollol Mormoniaetii, 
eithr y mae yn brawf arall at bob petb a welir o’i eiiynnyddiad 
digyffelyb; acfel yn hyn, feliy y mae yn mhoh pelh a man 
araìl, estyna ei eliortynnu, a gwaedda o hyd ac yn uweli “ Moes 
chwaneg o le.” Llwyddiant a ehwaneg o gynnyiid i n Llywydd 
a’i waith dwyfol. nes y byddo Swyddfa fwyaf y dref yn riiy 
fachiddo; ac i Fnrmoniaeth nes byddo y ddaear i'acli lion yn 
rhy gyfyng i’w hufyddion, yw dymuniad gwaelaf pnb earwr y 
gwir ar ei rlian. 


TALWCH EICII DYLEDION’. 

GAN Y LLYWYBI) FRANILLIN I). lIICHAIil'S. 

Tra mae y Saint yn yniegifio â pliob gewyn er euel dignn o 
fodd i ymfudoeu hunain, a’r rhai a ytnddibynant arnynt. nid 
anfuddiol fyddai i ni gynnyg yeiiydig o syìwadan mewn eys- 
syll iad â’rddwj s ystyriaeth o dalu dyiedion. 

Ae yn gyntaf, cauiatawn fod dynninìad awyddus yn mhob 
un sydd ag unrhy w lioniad i’r teitl o Sant am ddileu ei ddyied- 
ion arianol, ae ymadael â uwlad ei enedigaeth yn ddyii rhydd 
ae anymddibynol, mor bell ag y perthynant hwy. gan adael 
dylanwad iaehus ar ei ol. 

Da tÿddai i’r Saint, pe. ei gwnelent yn bwue, mor aml ag y w 



lllltìOHN SEIOR» 


dclichonailwy, i osod eu lioli oruchwylion masnnchol ar cltìn i 
gwỳn, hyny yw, niyiiu ou liymrtt'ymiaclaii a’u t:VI- brawfiadau 
(recaiptsj ar bapyr. canys y nme yn angliysurus n thraffertlius 
iawn i ymfudwr gael ei rwy«tro, ar ei yniaiiawincl o’i wlad 
enecîigol, trwy ryw esgus wael, t.ircldedig odcliar ryw lien dra- 
tbdaeth fasnachol a setlwyd yn onest er ys blynyddau yn oi, 
ac sydd yu anmhrofedicr yn awr, eithr ain ba un ni fedd y 
dyoddefydd druan un ddangoseg o’r taliad. Lìan fod Satan yn- 
hollol wrthwyncbol i adaeladiad teyrnas Ddnw, geliir pender- 
fynu yn naturiol nad diöygiol fydd o dreio pob cynllun a attalia 
neu a rwystra yn effeithiol, ymgasgliad y Saint, a tlirwy wneyd 
byny torai ymaith un achos niawr O’ gynnyddiant a nerth i'r 
deyrnas hono. Mewn ffaith, ymddengys iddo, drwy ryw fodd- 
ion neu gilydd ymestyn yn mlioll iawn tnag at gyüawniad o’r 
cîyben liwnw y tymmor liwn. A dysgwyliwn yn ddiamheuol 
ani gynnyddiant rtiwystrau ar ffordd yr ymfudiado blitli llawer 
o genedloedd yn gyffredinol, o hyn allan, er fe ddiehon y 
dygwydda llanw a thrai, tymmorau ff'afriol ac anffafriol ar yn 
ail â’u gilydd, hyd oni welir nad à neb i fyny tua Seion ond y pnr 
o galon, a llawer o honynt hwy fe ddiehon yn unig drwy gyf- 
ryngoliaeth yr Offeiriadaeth a aethant tn liwnt i’r llòn, fel y 
mae yn ysgriíenedig, “ Ycr Arglwydd a ddenfyn ei angylion i 
gasglu ynghyd ei etholedigion Ef o bedwar cẁr y byd.” 

(hid fe ddiehon i Saint yn ogystal ag ereillfyned i gyfyng- 
deran masuachol weithiau, neu i ddyled, nes niethu braidd 
a g'vy bod pa beth i wneutlmr, na pha' le i droi. Er enghraifft, 
m.igwyd uii i fyuu yn foneddigaidd, ae i ymwneyd à masnacli 
c lnoi ia'.eii, ond, yn mhen ecmyd lleihâ ei fasnach yn gyflym, 
fíallai mai o herwydd caledwch y-r amser, neu efallai mai o 
lcerwydd rliagfarn yn erbyn ei grefydd ; efallai mai trwy ryw 
achos arall, neu gyssylltiad achosion. Fel y lleihâ ei grefft, 
felly hefyd ei t-lw, ac y mae yn ymgauedig o bob tu. 0 her- 
wydd íbd taliadau gauddo i’w talu ar ddydd penodol, dichon y 
gwiia fenthyca gan ryw frawd a fo wedi crynhoi ychytlig go- 
gyt'er ag ymt'udo, gan sicrhau ad-daliad iddo y pryd a nodir. 
Rhoddir bentliyg yr arian, ac mae ef wedi ei gynnortliwyo. 
Eithr am amser yn unig y mae. Wedi arfer bob amser i gael 
“ ymwelwyr” i giniawa a swpera, med.iylia yr edrychai yn 
wartlius a chybyddlyd i adael yr ymarferiad ar unwaith. O 



TDGORN SEIOÎÎ. 


33 


{•rîrilyniad ymgrynliöa “ ymwelwyr” fel arferol, a clian eu bod 
liwy yno rhaid i’r cyweir-fwydydd. y gwin, a’r holl fanylrwydd 
o bethau fod yno fel arferol. Etto ni wellhâ y fusnes. ac o 
ganlynìad'Cynnydda y cyfrifoldeb, ac yr. ganlynol y rhwymau 
■ya dynach lyth. Ymofynir â’r brawd da wed’yn, yr hwn a 
fentliyea yr hyn a geisir drachefn. Umi y niac amser talu yn 
dyfod, ac nid oes modd gan y benthycydd i ad-dalu. Esgeul- 
usir y rhoddwr haelionus yn awr a fawrygwyd o’r blaen, 
edrycliir yn oeraidd arno, a goclielirei bresennoldeb ar bob tro 
a ellir. -O’r diwedd daw yr amser yn mha un y bwriada yin- 
fudo, ond y mae ei feddiamiau yn glöedìg yn ngliyfrifon y ben- 
t-hyciwr, ac yn aughyrhaeddadwy, ac nis gellir cacl ychwaith 
dditn yn eglur a phendant oddiwrtho Y canlyniad yw dolurio 
teimladau y brawd da, -eiomir ei ddisgwyliadau am ymfudo, a'i 
ymdrechiadau ymegnîol a ehlodwiw am fisoedd, ac am flynydd- 
oedd fe ddichon, a ddiddymir am yn bresennol, tra y tuedda yr 
holl drafodaeth yn lle i yíbrydoli y Saint ag ymddii ied y naill 
yn y llall, i genedlu a magu teimladau anymddiriedol a drwg- 
dybusyn mynwesau pawb a ddeallant y öeitliiau. 

Oni fuasai yn gyfiawnacl), yn fwy mawreddog, ac yn fwy 
canmoladwy pe y dangosasai y brawd oedd inewn cyfyngderau 
ei amgylchiadau a’i obeithion yn ddiledrith i’r brawd da a’i 
cynnorthwyodd mor gymmwynasgar, ac oni thueddai y flbrdd 
hono i gynnyddu eydymdeimlad ac ymddiried yn y Saint tuag 
at eu gilydd, aci ennill dylanwad iachusol a dymunol yn mliob 
dull? Mae yn sicr y gwnelai. 

A gofynem, pan y mae brawd mewn cyfyngderau bydol. ac 
nad oes modd yn y byd i'w gochelyd, nac un argoel yr ysgafn- 
lià y baich, ac y cynnygir iddo gyfleu i ymfudo. onid gwell 
fyddai iddo darlunio i’w ofynwyr wir sefyllfa pethau, sierhau 
iddynt ei fwriad diysgog i’w talu, cyn gynted ag y bo modd, 
dangos y gwellhai yr argoelion iddo wneyd hyny drwy ei ym- 
fudiad i wlad Ue y bo cyflogau yn fwy, ac anghenrheidiau 
bywyd yn fwy rhâd, ac i’w cael yn rliwyddach nag yn Mhryd- 
ain,— onid gwell fyddai yn mliob dull i wneuthur liyny nag i 
güio ymaith lreb weled y naill ofynwr neu y llall, ac heb adael 
iddynt un hysbysiad arweinyddol i wir sefyllfa pethau, oddi 
eithr nad oedd dim iddynt i gael? Pe diiynid ein ffonld gyfar- 
wyddiedigni, rhaid fyddai i’r gofynwyr fod yn galon galed i’w 



t)î>GOliN 6EI0N. 


94 

dyledwr, ae yn tyr o welod eu Heshâd parsonol. pe rhoddent 
unrhyw rwystr ar ei ffordd i ymfudo. A phe y rhoddent goel 
iddo, ao y cadwai yntau ei air iddynt, oni achosai ei ymddyg- 
iad ddylanwad dymunol, liyd y uod yn y byd— “ddylanwad 
cyflawn effeitiuau yr hwn ni ddarlunir ond gan dragywyddol- 
deb yn unig. 

Mae yr ymarferiad, sydd yn ffynu mor helaeth yn y byd, o 
lyw yn rhodresgar av arian dynion ereilt. yn gyfryw nas geilir 
ei anghymmeradwyo yn ormodol. Nis gallwn lai nâ’i gondem- 
nio yn ddidrugaredii, a lie y gwerthir cyssyiltiadau cyfeillgar- 
weh, ac hyd y no i frawdgarwch, i gynnaL y fath aughyflawn- 
dcr, mae yn ddiau y dilyna conderaniad dau-ddyblyg. Nid yw 
yr ymarferiad o ddyledwr yn rhedeg ffwrdd o’i wlad yn 
ddirgelaidd er dianc rliag ei ofynwr un dim yn deilyngach o 
ganmoliaeth. Rhaid i ni gyhoeddi gwrth-farn gadarn yn erbyn 
unrhyw ymwneuthuriad ag un o’r yraarferiadau a nodwyd, ac 
hyderwn y meddianna y Saint bob amser y cyfiawnder a'r 
gosty n geiddr wy dd idd eu cadw ymaith yn rahell oddiwrthynt. 

Cy/. Wm. Luwis. 

MARWOLABTE YR AMEERAWDWR NICHOLAS. 

Eysbysood Iarll Clarendon Dỳ yr Arglwyddi ci fod wedi 
derbyn hysbysìad o Hague, fod Nicholas, Amherawdwr Rwsia, 
wedi marw o’r apopiexy, Mawrih yr 2ií, ac yn cadarnhau hyny, 
daeth hysbysiad arall o Berlin ; awr cyn hyny hysbysodd Ar- 
glwydd John Russel ef o’r dref aciiod fod yr aniherawdwr yn 

( glaf annobeithiol o wella, a’i fod wedi ffarwelio a’i deulu. Acli- 
osodd y grediniaeth o hyn i’r Arglwydd Lyridhurst ohirio cyn- 
nygiad a fwriadai ddwyn o flaen Tŷ yr Arglwyddi, dan yr 
ystyriaeth y caffaì marwolaeth yr Amherawdwr effaitli gref ar 
y rhyfel presennol, os na chyfnewidiai fwriadau Rwsia yn 
drwyadl. 

Yn ganlynlol i’r newydd uchod, liysbysir fod ail fab Nicholas 
wedi cael ei ladd o flaen Sebastopol yn ddiweddar, tra yn blaen- 
ori y tnilwyr mewn rhuthr ar y byddinoedd cyngreiriol. 



t!)GOKN 9EION 


95 


fENNILLION. 

Hbnfi'ych íbreu teg a wawriodd, 
Ar ein daear yn ein dyddj 
Llais trugaredd a glybuwyd, 

Sain hosannah heddy w sydd : 
Gwelwyd Iesu T'wysog bywyd, 

Ar ddeheulaw y Duw mawr, 
Gwir oieuhi a gyfranwyd, 

I drigolion gwael y Uawr. 

Llais angylion yn eyd-seinio, 
Cedyrn dystion glywir draw, 
Gweledyddion a phrophwydi,— 
Arehiad Duw o’r nef a ddaw; 
Atoch Israel mae yr alwad, 

I’ch ’stafelloedd dewch ar frys ; 
Tithau Juda, clyw ei genad, 
lihag dy losgi gyda’r ûs. 

Dydd i ddial sydd ar ddyfod, 

O’cli phiolau, farnau Duw, 

Ni ddychwelant nes eyflawni 
Holl fwriadau Iesu gwiw; 
Gwyehaf feibion dewrion daear, 
Ledair ’nawr am ddrwg y byd, 
Haint a nodau fydd a newyn, 
Trwy’r holl ddaear braidd i gyd. 

Purir daear, gwelir Iesu, 

Ar ei oreedd wen yn awr, 

-Saint yr Arglwydd yn teyrnasu, 
Gyda’r Brenin ar y llawr: 
Adgyfodir ein prif dadau, 

Yü yr amser hyfryd hyn: 
Deuant atom i’n palasau, 

011 mewn gynau glân a gwyn. 


St. Sior. 


JOHN pASRr. 


CDGOHN SEION. 


6 « 


AMRYWIAETHAU, &e. 

Uariodd V cynnyg i wneutliur rlieiifTordd o'r Taleitliiau 
t'nol i’r Môr 1 uwel, y trydydfi tiarlleniad yn fuddusoliaethus 
yn y Seneilil AmerieanaiiM Rwrietlir i’r brit' frledrfíbriM 
fiyohwyn o nẁr gorllewinol Missouri neu lowa, croesi y Myn- 
ydiloeiioi Creiplyii rliwng lledrecî 36 a 43 gogleililoi, ac oddiyno 
y ffordd hawddaf t.ua San Eraneiseo. Fforcha o’i chychwynfan 
i r deau tua Meinphis. ac i’r gogledd hyd gyffiniau Llyn Super- 
ior. Cyflwyna y ilywoilraeth yr ail 640 o erwau o dir cyfoch- 
rog am 12 milltir ar ei hyd i daiu y draul o’i gwneuthur. 

Y Tìhyfeu. — A’id oedd gan yr Arglwydd Raglan un newydd 

0 bwys i hysbysu y ìlywodracth hyd Chwefror y I3eg, ond fod 
y tywydd gwlyb wedi gwneuthur gwyneb y cfdaear oddeutu 
Balaklava a’r cyldioedd yn llaid unhawdd i ddyri nac anifail 
ynilusgo drwyddo. Dyweda fod cyfiyrau a ieehyd y fyddin yn 
gwellhau, ac er prawf o liyny deuf> n restr hirfaith, sy’n llanw 
dros goiofn gyfan o newyddiadur mawr, o enwau y rliai a fuas- 
ent feirw yn yr icj/t/mos fiacuorol. 

Biìwydr Eupatoria.— Yrnosododd 40,000 o’r Rwsiaid gyda 
"0 o fagnelau ar Enpatoria ar doriad y dydd. Chwef. I7eg, ac 
ymladdasant hyd 10 o’r gloch. pryd y gyrodd Omar Pasha 
hwynt yn ol. gyda lladdfa o tua S00 o wyr, a choliodd yntau ond 
15, a clilwyfwyd 35, yn mhlith y blaenaf yr oedd Selim Pasha, 
•Cadfridog Aifftaidd. 

Camsynied.— Pan oedd hen wraigyn ddiweddar yn myned i 
mewm i Eglwys y Plwyf a’r gynuulleidfa yn codi wedi gweddio, 
liithau a waeddai “ Peidiwch symud er fy mwyn i, fobl fach.” 

Derbyniadau am Lytrau o Mawhth 2 tiyd y 10. — Thoí- 
D. Evans, 158; Jonathan Ellis, XI. 

»•• Anfoner pob Ilythyrau, yn cynnwys eirchion atlialiadau 

1 Co/ìt. Jones, “ Udi/orn Stion" Offîce, Sicansea. 


CYNNW Y S I A U. 


Dmlitli yr Äpostol Orsou Hyde 81 

Dyt>niad o Lvth\r o’r 86 

Golycyddiapth— Llwyddiant yr Fft*nc\l yn Ncliyinrn — Y Mormou — 

Dyih«eliad y lìiawd W illis — Swtddfa y “ Milîeimial Star” S8 

Talwch eich d\ledioii 91 

Marwolneili yr Ainheiawdwr Nicholas.. 94 

PeniiiUioii 95 

Amrywiaetbau, &c 99 


ABERTAWY: 

Alt 61 UmVÎB A C K Y HUB UD V\ YX) UA!t D. Joüts. 



UDGORN SEION, 


> sv 

ŵ’fîîîi i} 


Kh n\ $.] MAWRTII 31, 1855. [€vf. VIII. 


DAHLÍTH Y& APOSTOL ORSON HYDE. 

4 draddodwyd yn Ninaa y Llyn Hnlen Maivr, Hydref 8, 1854. 
[ton haü o (tud. 36.] 

Vx fiiild bynatr gadswn hyn oT neilldu yn bresenol. Bydd gan 
"angylion ran yn ngwaith y dyddiau diweddaf. Pa beth y 
.'naent hwy i wneuthtir? Dy wed yr Iachawdwr, “ Teyrna? 
îielbedd sydd gyflelyb i ddyn a hauodd hâd da yneifaes; « 
tlini yr oedd y dynion yn cysgu, daeth ei elyn ef, ac a hauodil 
•frau yn uihiitli y gwenith, ac a aeth ymaitli.” Gadawodd i’r 
ddau gyd dyfu hyd y cynheuaf, pan y dywed wrth ei fedelwy r. 

' Cesglwch yn gyntaf yr efrau, a rhwymwch hwynt yn 
A îgubau i'w llwyr- losgi, ond eesglwch y gweuith i’m hysgubor." 
Y maes yw y byd. Pwy yw y medelwyr? Y medelwyr yw yr 
angylion, ac etto dy wedwch na ddaw angylion i’r ddaear raii y- 
iicIl Nid rhesynrol hy-ny ; canys y medelwyr yw yr angylioi •, 
yr liàd da yw plant y deyrnas, a’r efrau yw plant yr un drwg. 
a'r gelyn a’n hauodd hwynt yw y diafol. Mewn lle araìl y 
ilywedir, “ Ac Ete a ddenfyn ei angylion, gyda mawr sain 
udgorn, a hwy a gasglaut ei etholedigion Ef ynghydo’r peda ;;r 
gwynt, o'r ’.iaill gẁr o’r nefoedd i’r llall.” Ac etto dywed y hyil 
Cristionogol nad oes ychẃaneg gan angylion i wneuthur; v :th 
igwrs, ynte, ni ddysgwyliant unrhyw beth o’r fatli; ni c í',T - 
yclia eu ffydd ddywediadau yr Iachawdwr a’i Apostolion 
trncwn cyssylltiad à’r diweddglo a ddygwydda: ac heb f.yjii 

•7 rP B1 8 >«■ 



llẀrioES »P, or». 


»s 

anmhosil'î yw rhynga WM l)uw ; o ganlyuia'i r.i's gaîìiiiîf uyf- 
îanogi o íemlithion goruoìtwyliaeth ymgiiägliaiì y liyò ilaií 
diweddaf; mae eu hangliîeiliniaeth yn eu eau allisn. 

Dywedir fovl Dnw yn cynnortliwyo y rhni hyny syilr! yn 
cynnorthwyo eir hunain Daiuosais pa betb a wnetr iihl eî 
etholedigion Ef yn y dyddian diẅeddaf; ond a wna Ete hyny 
î’r rhai na wfnint ddini drostynt en Inmain? Dywerlaf iiíẃ 
wmaiff ; Cynn’orthwya Duw y rhai a gymiorthwyant eti hunain, 
Cofns genyf am yr amser yr oeddwn yu Poîawatomie, pemler- 
fynais godi cnwd pe' gailwn. Dechreuais ag aredig y tir, ac 
aethym i’r goeilwig pan yr oedd yn ddigon poetli yn yr hat 
ì doddi cWyr, ac lielsis allan fy mholion cauad, amgauaie- 
a hauaisy tir; pan y daeth eira. yr oedd entíf o wei.rSh ar hyd 
wyneb y tir fel gwfaií ar gefn dafad. Gwelodd y Llywydd 
Brighatn hyny, a dywedodd íddo ei foddhaa; a dywedodd, “Mf 
a wn fod Duw yn helpu y rltai a belp.int eu hunain. Gallwn 
eistedd yn llonydd, a pherswadio ein hunain mai ewyilys l)uw 
yw i ni beidio gwneyd dim drösoin ein hunaifr, a galfwn fyned 
I gardota; ond os hefpwn ern húnain, a ilafurio er i natur 
ddwyn allan, eawn ddigonedd, a bydd Duw yn ffyddìawn yn 
bendithio ein hymdfecitradan. 

Dysgwyliwn i'r petliau hyn gyíifnferyd ?te yn y dyddiau 
íiiweditaf, i ddwyn o>idiamgylch ymgasgliad y Saint, yr. baroto- 
adol i ddyfodiad Mab y Dyn. Gwelwn y gwyfran trydanawl 
yn lledaenu trwy y byd; ae adeiladir llongan i redeg yngyflym 
â chenadon iachawdwriaetli, i ddwyn y Saint adret' dan law 
dirion eitr Tad nefol. l’a betli y mae Efe yn ofyn i ni wneu- 
thur? Dywedai Efe, “Yr wyf yn cyflwyno r eiiwify ngweisioB 
allweddau teyrnas nefoedd. awdurdod yr Offeiri adnetii, goleunä 
dealltwriaetli, a gwybodaeth er eieii gwneyd yn hyddysg yn yr 
holl bethau hyn; yn awr y mae' arnaf eisien gweled os rliodd- 
wch law o gynnortliwy, gan wybod fel y gwyddoch ehwi,- 
ewyllys eich ìleistr, a ehan ddeall yr holl gynllun ar ba un y 
gweithreda; mewn prawf fel y gwelwyf os gweithiwch chwi 
yn ol y gallu a roddais i ehwi.” Pa beth syiid i wneutliur? 
Ewch allan a phregethwcli yr Efengyl yri mhlith y cenedloedd, 
a bedyddiwch hwynt yn fy enw i er maddeuant pechodau, a 
ehadarnhewch hwynt drwy arddodiad dwylaw er derbyn dawa 
yr Ysbryd Glâu, a dysgwch hwynt i ymgasglu; canys y mas 



TTDGORN SEÎON 


S9 

■yn orueliwyliaeth yr ymgasgliad, ac os na feddant fodâ i ym- 
gasglu, bydded i chwi eu diwallu â modd i ddyfod. “ Yn awr,’* 
meddai yr Hollalluog. “y mae arnaf eisieu eich profi, a gwelefl 
os iawn weithredwch mewn pcthau bychain, fel yr ennilloch 
deilyngdod i gael eich bendithio â'r moddion a ddarparaf, a’r 
hwn a ordeiniais. Y mae arnaf eisieu gweled os ydych yn 
•deilwng.” Pa beth ydym ni wedi wneuthur yma er dwyn i 
weitiirediad yr amcan dymunol hwn? Yr ydyrn wedi declireu 
casglu y bobl, ac wedi dechreu sefydlu trysoría trwy vr 
iion mae y Saint tlodion i gael en casglu; ac fe sylfaenwyd hyn 
ar egwyddorion cymhwysiadol i ni yn nyddiau ein babandod ; 
ond mae yn debyg. pan yr estyn yr Hollalluog ei fraich Ef ei 
hun allan, i gyflawni ei waith ei hun, a chynnal gweithrediadau 
bychain ei weision. cawn wybod mai pethau bychain syitd 
genym ni, pan welom beiriant nerthol l)nw yn gweithio; 
canys pan oeddem yn blant, llefarasom fel piant, deallasom fet 
plant, a meddyliasom fel plant; eithr pan y deuwn yn ddynion, 
cawn roddi ymaitli bc-thau plentynaidd. Y mae genym yn awr 
i ymwneyd à phethau bychain, fel yr elom yn mlaen o un nód 
i’r llall. Pa bethau yw y pethau bychain'? Dyma Drysorfa 
Ymfudol Barhaus er enghraiflft, i’r dyhen o gasglu Saint Duw. 
Pa fodd ei chyfodir? Gyfodir hi drwy gyfraniadan haelionus 
oddiwrth bob un sydd yn alluog i gynnorthwyo, ac a fedü 
galon ac ysbryd i ymwneyd â gwaith Duw yn y dyddiau 
-diweddaf. Cyfudir hi trwy gyflogau caledwaitli y brodyr a’r 
ehwiorydd. Yr hadlingan bychain a’r hadlingau mawrion, y 
symiau bychain a’r Bymiau mawrion wedi eu rhoddi ynghyd 
mewn un logell ydyw hi. 

Yn awr, ewrli, a dygwch hyn, ehwi genadon cyflym, chwi 
«ruchwylwyr ffydiilon, mewn llongan o lafrwyn, pib-longau, 
«eu mewn geiriau ereill, agerdd-longau, a byddwch genadon e 
newyddion da i’r tlodien, y trueiniaid, a’r gnrmesedig, a rhai 
addfwyn y ddaear. Y mae yn anrhydedd i fod yn geuadydd. 
i’w hanrhegu â’r modd er eu dwyn o’n tylodi, en truenusrwydd, 
a u gormes. Dywed wrthyn’t, “ üaethym er eich dwyn chwi i 
deulu Duw, idd eich gwared o wlad eich gormes a’ch tlodi, a« 
i’ch gosod mewn sefyllfa )le eich bendithir yn dymmorol ae y» 
ysbrydol. Onid yw yr hwn sydd yn dwyn y newyddion da 
hyn yn fendigedig? “ Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw 



eOGORH SErOH. 


r<3o- 

iiraed yr hwn sy’n efcngylu, yn cyhoeddi heddwch; a’rhWH syáé 
yn inynegu daioni, yn cyhoeddi iaebawdwriaeth ; yn dweyd 
wi th Seion, Dy Ddnw di sydd yn teyrnasu.” ilae y cyfry w 
jenadydd ya myned ae yaeu dwyn i’r lle hwn trwy y moddioi»- 
*-roddir yn ei ddwylaw. 

Yn awr, mi a adwaen rai a feddyliant yn oî caeV cu dwytt 
yma drwy y eyfrwng hyu eu bod wedi cyrliacdd diogelwclt 
lie-r. Dywedant, " Yr wyf yn ddiogel yn awr mewn poi'tliladd 
llonydd, yr wyf yn mhlith potd Dduw, ac ni hidiaf ond hyn. 
Yn awr gwuaf fy han rnor diiedwydd ag y medrwyf, ac 
jnghofiaf tÿ nghyteiUion a adewais mewn caethiwed; ni chofiaf 
7 rhai hyny sydd yn cael eu gormesu tan yr iau chwerw, yr 
wyf fi yn rhydd, goíàlent hwy am danynt eu hunain.” Dyma 
y tcimlad sydd yn Uy wodrae thu mynwesau amryw, wedi eit 
d vgir yma trwy foddiun a enuillodd dwyiaw ereill ; a dywedant 
•Ds gallwn lwyddo- ya rhywfodd i ohirio yr adaliad sydd 
jrnoRi i'r Drysorfa hon a’a dygodd yma, hyd oni phentyrom 
»’n hamgylch gysuroa bywyd, yna, ysgatfydd, ni a daîwr. ein 
hymrwymiad.” Eithr caniatewch i mi sylwi fan yma, pan y 
mae yn y gallu i daìu dyled, nen i wnenthur gweithred dda. po 
hiraf ei gohiriwn, po fwyaf a tÿdd y gwarth oddiwrth haedd- 
iant y fatli weithred ; yn awr yw yr amser eymmeradwy, yn 
*wr y mae dydd inchawdwriaeth, pan mae y newynog, y tlawd, 
y truenus, a’r gormcsedig yn gwaeddr am waredigaeth. Tra y 
mae y gallu i’w gwared yn ein dwylaw ae ni wnawn ei estyn 
iddjmt, pa fodd y dysgwyliwn i Dduw i wrandaw ein gweddiaií 
i hwyluso ei waith niawr er hollot waredigaeth gweddillion 
gwasgarodig ei bobl. A gadewch i mi ddweyd fan yraa, yr 
wvf yn ammheu llawer iawn pa un a wrendy Düw weddiau 
uurhyw ddyn ag sydd arno ddyled gyflawn, a chanddo fodd i’w 
llialu. cithr a wrtlmda ei wneuthur ; neu a attalia fendith rhag 
ei avfaili pan y muo yn ei allu i’w rhoddi iddo. Pa beth yw ei 
werîdi ? “ Maddeu i ni em dyledion fel y maddeuwn i’n dyled- 

wyr,” neu mewn geiriau ereill gwna i ni fel y gwnawn tuag a£ 
ereill: os attaliwn leshád a berthyna i ereill, pa fodd y cyf • 
fWY'iia Duw fendithion i ai na pherthyuant i ni, eithr y rhai 
v.iynt weithredoedd ei drugaredd a’i dirrondeb ? Pan yr ydym- 
wcdi cyfranogi o ddaioni unrhyw anrheg elusengar, yn enwed- 
}■„. pan v daliwn gyfran o honi yn ®ie dwylaw a ddylasai fod yn? 



•CTIG O'RN KKÎOt. - . 


'fiÿeoTi eieilt. pa fo ld y dysgwyliwn i Dduw, neu imrhyw ddyn- 
garwr estyn bendithion i ui. 

Pa beth yw dyledswydd y Saint a ddaethant yma drwy 
gymhorth aileshàd y DrysoiÝ» Yinfudoi Bardaus? Eu dyled- 
swydd y w talu y ddyled sydd aruyut yn uniougyrcdiol. “ Ond,” 
meddai un, “ nis gallwn dalu, nid oes modd genym;” o’r goreu 
ynte, nis gormeswn arnoeh, ond gatlweh roi eich dangosega 
gadael eich hymrwymiad gyda’r gorucliwyliwr, neu gyda’r 
«yfryw a»-durdodau dros y ì 'ry sorta ag y perthyna, fel y caff- 
ont rliyw brawf-y6grit' i weithredu o ídsa'rtho; neu o’r hyn 
äeiaf, £el y gallon.t ddweyd yn mlia le y mae arian y Drysorfa, 
— yn nwylaw pwy yr arhosant; eithr nacewchi’r dwyrain, i’r 
gorllewin, i’r gogfedd, nae i’r deheu o’r ddinas hon heb ei gof- 
siodi mewn rhyw ddull; a pliany ge&yí l)uw y modd yn eicfe 
dwylaw, dr.wy eicli hymdrech a’eli eynnildeb chwi eicli hunain. 
talwch ef drosodd, a dileuwch y ddyled, a danfonir y medd- 
■iannau hyu drachefu i gynnorthwyo rhywun arallt ac íeallai 
y dug yr un meddiannau a'cli dygasant eliwi fil o bersonau. ot 
•byddant ffyddlon a diwyd idd eu dyehweiyd i fTordd eu def- 
siyddioldeb. 

Er enghraiíTt, cymmeraf h nntier d«Ur, ac y mae yn ddyled 
<sydd arcaf, mi a’i talaf, a bydd ar y dyn liwnw i un arall, ae 
■erbyn yr â «ddiamgyleli, byud wedi talu eant o ddyledion, a 
«hynnorthwyo cant -o anghenion ; tra wrthei gadw yn fy Hogeìi 
y rhwystraf ei gylehrediad a’r daioni mwy a wnelai, A ennillaf 
enw da wrth hyay? Caf y boddloorwydd o ddweyd nad wyf 
heb aiiaii, tra ar yr uri pry dy bydd earhàd arnaf gerbron Duw 
a. phob bod deailus. 

Wel ynte, ad-daler yr arian a ddcfoyddiwyd i ddwjm y Raint 
yma yn uniungyrchol; a bydded yo fater o gydwybodolrwyiid. 
Pe gwelech -eìcli cymniydog yn hongian oádiwrth dŵr wrth 
linyn brau, yr hwn, wrth yr ysnysgwydfa leiaf, a aláai dori, a’i 
ollwng i gwympo, aehael ei ddryllio yn ddarnau. rhedech i’w 
■achufe nad beth fyddech yn wneuthur. a cheisieeh eich heithaf i 
achub dyn a fyddai yn liarod i ymsuddo Pr llyngclyn hwn, * 
gagendor odditano. Edryeliwch, ynte, ar eich brodyr mewu 
.cyflwr tebyg ; ae efaílai ^ie ymoreliestent i ennilt hywiolncth. y 
cuddid hwy i druenusrwydd am bytli. Y mae hwn yn ddyled. 
fa ymrwymiad cyssegredig sydd arnoch. nid y.n unig i awdtn 



£02 


OD0ORN SEION. 


dodau vr eglwys a’r deyrnas hon, eitlir i’ch brodyr n anfonant 
i fyny eu cwynfanau a’u gweddiau at Duw, os attaliwch yr hyn 
a berthyn iddynt. — yrhyn a ddylent g.«el ei fwynhau. ad-lama 
eu gweddiau yn ol ar eieh penau, nid raewn bendithion eithr 
niewn inelldithion. 

Dywedwn bawb yma ein bod y n cael ein bendithio, dywed- 
wn fod ein llafur a’n lludded wedi eael eu bendit!)io; yr wyf fî 
yn sicr o hyny. A allwn ni weithio allan i iti hiaidìawdwriaeth? 
A allwn ni ardystio i Dduw a'r ang\lion, rt c i'n brodyr, ein 
bod yn foddlawn i estyn ein dwylaw a cliyfranu er chwyddo 
cyfanswm y Drysorfa Barhaus hon yn ol y gallu a roddes Duw 
ini? Ai boddlon ydym i estyn allan ein ll:iw a ehynnorthwyo 
Gyflawniad y gwaith hwn trwy gasglu y bobl ynghyd o druen- 
usrwydd ac eisieu? Pa ennill a gawn wrth wneuthur hyn? 
lùmillwn la wer o bobl a edrychant arnom fel eu cyfeillion a’u- 
«ynnalwyr, ac a'n c\ farchant fel eu hiaehawdwyr. Dywedir y 
** Daw iachawdwyr ar Fynydd Seion i farnu Mynydd Esau ; » 
bydd y deyrnas yn eiddo yr Arglwydd.” 

Cyf ^ William Lewis. 


“ M AN BETHAÜ/» 

(AUan or “ Millennìal Star .”) 

Nl D anami y profír anturiaethau mawrioa yn golipdron anlfawd- 
»18, ac V inetliir cyrhaedd yr aincanion pwysicaf, o herwydd 
\ch\dig diüofalweh, neu esgculusdod o'r inaterion gwaelaf ei> 
byuiddangosiad. Mae y fycìdin Eryîanaidd wedi toddi ymaith o 
flaen Sehastopul drwy ne*wn, noethni, a d yoddefiadau, y rliai & 
brofir gan y tyfryw yn unig a’u d\ oddcfant, a’r ihai nas gallant 
íu desgrifio, o herwydd nad ystyriwyd rh\w chwe luilltir ddi- 
sylwe- trosglwyddiad anghenrheidiau. 

Cyii'mermld wyth uiwinod i tfuifio g« einidogar th pan yr oedd 
isnghed Lloegr \n naantoli yn y gloiiau. o hi ywydd nas gallwyd 
y muno “ mán bethau’’ teimladati píeidiol a ileshád personol â'u 
gilydd er gwneuthur Ileí-had r\ ffiiilinol. Nid anan'l y gwyrdib» 
dygwyddiadau dibwy.s y i hod ííwrtunawl, ac y gwnant y cyfoeth* 
ag y.n diawdj, a'r caidc tyu \ u fyrddiyii.ydd» bitrodir diaasottdd^ 



ÜBGORN 6EION. 


m 

«nîiiníif neu coìlir brwydrau ac ymherodrafthau tlrwy ryw ddam- 
wair», yr hon ni fyddai hwysig oni bai amgylchiad cyssy lltiedig. 

Os nad anaml y penderfyna “ mân bethau” futerîon pwysicaf 
daear, maent yn bwysieach fyih, pan yn gyssylUiedig â gwaith 
<nawr yr iachaw d« riaelh. Uywed y gwr doeth mai y llwynogod 
bychain oeddynt yn yspeilio y gwirtllanoedd. 

Mae y dvnoì-fvd wedi hod c\ hyd yn ymhollti yn ddarnau, o« 
yn ytnbellhâu oildiwrth allu raawr uttol yr Oífeiriadaeih, ac wedi 
ymarferyd cyhyd ô’t can pau o ymranu a dadgy -tsyllUi, fel y maa 
llawer o honynt yn anfeddyginiaeihol, a lewir iddynt enuilì y*r 
hyn a ddvfal geisiant— -gwoür di"g weithredwyr, a gwagder ffyl- 
iaid. V thai h»«v yn unig ydynt foihìli'U i ddysgu egwydd- 
<<irion undyhiaeth ac unoliaetli.i grynhoi y i»riwion o -wiiioneddaa 
ä ddadguddir iddynt o bryd bwy gilydd, i’w mhwynhau yn drwj- 
-adî tiwy yniarferiad, ac vn y diwedd eu coiffnii yn un cyfanswm 
■mawr, yr h*vn a amgaua ac a lywod'aetlia yn g.yfangwbl bob 
^gweithred a dymuoiad o'u heiddo, a allant ddysg-wyl gael eu 
-oryahoi i fyny yn sypyn mawr yr iachawd wriaeth, a chael y 
4‘raint o fw\uhau presennoldeb eu Tad yn y nefoedd. 

M ae y diafnì wedi bod ar waith er ys hir atnser bellach yn di- 
4’rodi a gwasgaru ar led. Mae gan wahanol grefyddau yr oes y 
íhth amrywiaeth o dd\ sged'gaethau. wedi eu gwa«u mor gywrain, 
«c y tnae “ t«âii bethau” eu ereiŵau wor wasgaredig, nid yn unig 
**n f eitlir yti oi eu haeriad hwy ea hunain, tuhwnt i derfynau 
Aniser ac eangder, ifel y mae braidd yn anuichonadwy i gael 
dignii o hoaynt ynghyd i'r ddealltwriaeth graffaf ganfod hyd y nod 
4íysg“d o syîw^ddoldeb. Eithr mae yr Arglwydd yn awr wedi 
dechreu y mawr «aith.o gasg'u yr boll dda yu nn, trwy gydosod 
jne\»n uo íley gouestion ,o galon sydd yn wasgaredig yn nghanol 
y cenedloedd., M eu gosodir mew^i amgylcliiadau yn mhâ rai y 
d\ agaut yn weithredol fn f'odd i ysgy thru yrnaUh holl “ fân beth- 
am’’ eu tyrnher.au drng, eu rhag/arn, a’u rhagdybiadau hwy eu 
iiunaiu, y ty-faui ac y cynnyddant yn yr hyn sydd dda ac yn 
werth ei gadw, 

Mae îitmyw weds myned i .d\ wyllwch <Glc i wadu y gwirionedd, 
*{r* v esueuluso rhai “mán bethau" eu golwg, heb ofal am ba rai 
f> nia*' U ijc yn dovedig yn riy.hadwyn eti hiachawdwi iaeth, sydd yn 
thaid r-ael ei hasio cyn \r ánt yn mbellach. Y mae rhai a ystyrir 
j*u &iûui dü awn, -eiiljí* ü aioëaul &c mà üût i Seijon, aca 



Î04 




ìddynt gauiatâu ì “ fài> hethau'* y byd ddaÜu eu ruhedŵy /a+r rîV^ç 
jr hyn sydd anghenrheidi<d &r eu hiachawd .rriaeth. 

Y mae ereill efallai yn gwari-» yr ychydig feldipnnan a u hym- 
fudent pe en hiawn ddefnyd<iid, mewn drm <*ad anturiaetli i ga©v 
rhyw olud svdd yn awr yn gl&nlig reewn cyiraitli yn y cy.dwyhod. 
lyä. Fe ddichon y dealla y cyfryw rai mai yn Ue cat-1 y goluẃ 
ýybiedig, na fuont ond yn unrg yn portht crVîvldeilwyr v gyfiaith. 

Mae an>ryw o’r personau hyny a adaw &unt i ddim <'3»d gohaitlì. 
am elw bydol eu rhwystro rhag ca<lw y g..Fchymvn i ymuaí>g^v 
ac esgeuluso cytìeusderau rhesymol i 'Mneuthur felly, \n gwe ldic. 
ara waredigaeth o ddrygion» a pliiäau Babiloa v He > n apjrelio ai<»nî, 
ni yn y modd taeraf an» ga*d eu hymfudo gun y Drysorfa Vmlud<d 
Barhaus. Fe <ldichon Vr fath hersonau g\rba«tda iachawdw riuetta 
inewn rhan,eithr nid vd drwyail, oddieillu iddynt ei gwerthf'a w r. 
ogi vn fwy. Yr hy» a goMir felly tr« y dui íai**rvsch ni loO-nniliis- 
byth. 

Y mae pwnc a herthyna i« ‘ht^r arian, at yr, h«n y dvmunem. 
alw sylw y Saint v ac ar ha- un y dynmnçm i- Fui'eiìiai.l a l.ly w- 
yddion Cynnadleddau sylwi yn neillduol. Y m-<e an.ryw g.m 
noedd o bunnau. o arian yn rarddÎAnt y Saiat >n yr ìnv-oei.hì 
Prydeinig, naill ai yn g’.öíîdig inewn Gis.tw«u nru Sii*inf}$ Bani l\*. 
yn gorwedd yn segur, neu \n ag-.s fell v,liyd onì cheir <!ig«»n i 
ymfudo. Y mae yn eithaf iawn a cb«nrn>d«'f wy i’r Saim sef \ U 
raodd i ymfudo, ond yn gvmniaint ag y dysgwylia yr Arg’wydd 
pw bobl i wneyd y defnydd gnreu a ellir a’r hyn a osodo Ffe ytv 
eu dwylaw, awgrymwn at íS»rdd trwy hn uu y g./*liir defnyddio yr 
arian hyn e? cyÔawni daioni mawr, lieb nemaur g.dled ì*w 
mheddiannydd. Dysgwylir i .£lô ymfodo pers«.n i Cuh y, 
tymmor hwn. Yn awr os oes îiOÜ S»\>ut yn Mhrydain a a’ia ì 
asod ar gyfartalwch £5v yr un yn y Swyddía h»n, a’fT cant o l*oiv 
«onau i’r Dyffrynoedd y tymmi r hwn,agaffa.ut aros yma heb 
hebhyny. Yny ffordd hon gellir rh«»ddi v “mán l «thau’ a»»rwedd> 
ant yn bresennol yn. segu^ yn mhlith y Saint i gyíiawni d :i -nÂ 
anghy frifiadwy, a byddent yn harod !>»b a i»t <.!>i.iadau r. 
personan a*u gosodant: ynxa. 

A vmafla y Buge'Ha.i-l. v !iJ ywy<îdv'*Ti, Sainl, prif ymgai»> 
pa rai yw nd»'ila<l»i t.-yniHS D-mw, yn y rnater h«B, gan eur\ch 
beth a ••liir «nerd yn awr, pan y mae y fatli YmdrcctusdAŵ 
raÄws y,n. caa. tsu, g,w o,ey;d i. g.sjsíj,'- 11 ? tlŵ ËÿJ'Uoa.J 



UDOORN SBION. 


Y raaeararyw Saint a broffesart y djrmment wneyd yn iawn r 
•ithr a ymarferant â rhoddi lle i lid, a bod yn anifhyfiawn i*r byrt 
ac i‘w brodyr, ac yn lle llywodraethu eu teulooedd mewn caritì-.i 
a chyfiawuder, byddant yn groes a chynhenus, a thrwy hyny 
gyrant ysbryd heddwcb o’u preawylfanau, a meithrinant ysbryd 
gwrthryfelgar yn y wraig a'r plant, gan ba rai y dyoddofant e» 
hunain yn aml i gael eu llywodraethu mewn materion a dyled 
swyddau. Y mae Ueng o ddrygau y rhai a ymddangosaut yn 
ddibwys ynddynt eu hunain o herwydd nad oes iddyn» unrhyw 
ganlyniadau mawrion i’w gwe’.ed yn fuan, ond dyinft»y “«ái» 
bethau” a gynnwysant ochrau gweiniaid y Sâint, v rhai yr ytn- 
afia y diafol ynddynt i gloddlo tan sylf'aen eu hiacliftwd wriaetii . 
Nid diogel yw amddiffynfäau cyhyd ag y bo un drws trwy yr hwit 
y dichon i elyn ddyfod i mewn ; nitl vw iachawdwriaeth unrhyw 
ddyn yn sicr hyd oni dvnir pob dernjrn o ddrwg a lyna wrtho,nen 
hyd oni wyrdroir e.f i’w rinwedd cy ferbvniol, ac y gw n^ir pob petb 
©’í amgylch yn wasanaethgar i ddyb«mion goruchel a aHntaidd. 

Nid oes achos i neb ddysgwyl achubiaeth drwy gy nawnder 
ereill, neu lusgo i mewn i’r deyrnas nefid a holl ddrygau eu natu’/ 
lygredig yn lynedig wrihynt; cinys ped elent yno, caffent eiv 
hunain oddicartref', a dymunent dJyrh welyd i elfen mwy cydryw. 
iol a’u tueddfryd i sel a gwael. Na ddys.,'» ylied neb y gofynu yr 
Arglwydd i ereill wneyd gwaith yr inchawd wriaeth drostynt, oddi 
•ithriddynt foddloni gwneutbur cymnjaint a mwy i gael bywyd 
tragywyddol, ag y hoddlona miloedd o’r byd ddyoidef er cael aur* 
•nwogrwydd gwladwriaetliol, neu og<»niant milwraidd. 

Cÿf. Wm. Lhwis. 


UDGOJiN SEION, 

K K V 

jjcrrn p £atnt. 

DYDD SADWRN, MAWRTII 31, 1S55. 

At Bregetuwyr yk E f f. \ g y i. . — A n w y 1 gyd lafurw yr. rmS 
pregethwyr y sectau, ond pregethwyr efengyl Crist; nid dad}. 
euwyr dros draddodiadau dynolj ond traethwyr eyughor Du«- 



106 


UDGORN SEION. 


ac ni«i “ esbonu'p” yr ysgrvthyrau a pyfarchwn yn y teitl an- 
wylahìrì hwn, onrì gwesion y Duw a yshryrìolorìrì eu brodyr 
eyntefìi; i v'neutlmr vr ygÿrythyrau; nirì rliai a aethant allan i 
rìrìysgu crefft bwgethwrairìrì yn ol eu mvinpwvau, nac a rìdan- 
fonwyrì g.tn rìdynion, onrì c-narìon yrìych citwi a alwyrì gan 
D.luw a gynnysgaethwyrì â chyfrun o Oífeiriarìaeth eí Fab, ac 
a rìrìanfonwyrì i bregethu yr hyn a wyrìrìoch yn rìdiau — yr hyn 
a hrnfodd ' -uw i chwi yn eirinu y hywyd. Mae hyn yn ffaith wyb- 
•orìus i chwi o anghenrliairì. (), na fyrì'iai mor go/us ag yw 
wybodus i chwi hefyrì yr ammodau yr tmrwymasoch ynrìdynt i 
Drìuw pan rìrìerbyniasoch, rìrwy orrìinharì d<! wyfol, insel y cyf- 
ammorì mawrerìdog hwnw allwerìrìau hywyrì tragywyddol, 
a’r hyn a gynnwya rìrìedwyrìrìwch eiclt cyrì rì«iynion! Yn wyl- 
iedyrìrìion rìros Drìuw ein gosorìwyrì ai y niuriau — rhagdrìan- 
goswyrì i ni rìrwy ysbryrìoliaeth rìdynesiarì “ y rìyrìrìiau blin M 
hyn ; am flynyrìrìaa galwasom olyyon y wlarì at y cymylau 
rìurìew a beichiogaidd o rìrìigofaii.t a rìy wyllant awyrgylch y 
rìrìaear, yu hir ae yn uehel bloerìrìiorìrì rhai o honom fod y 
elerìdyf, yr haint, y newyn, a’r pläau wrth y drws, ac er fod 
gwargalerìwch ac anystyri.ieth rìynion o’r rhyhurìrìion yn tueddu 
i drìigalonrìirì, etto mae y ffaith o arrìrìeliad l>uw o’n cenarìwri 
er achubiaeth miloedrì eisoes. ynghyd â ehyflawniad ein hadd- 
ewirìion a’n bygytltion yn gynifer o ffeilhiau rìwyfol a drìylent 
ein synabylu ni yn y blaen i gyhoerìrìi ein ceuarìwri gydag uwch 
ilef, gwrolach calou, a bywiocaeh ysbryd yn gyferbyniol i’w 
dynesiad atom. 

Ffeithiau hunan-eglur i’r rhai a oleuwyrì ga-n Ysbryrì y gwir- 
ionerìrì yw cyflyrau rhanedig. trarìrìorìiarìol, gau-grefyrìrìol ae 
iinnuwiol y “ hyd crefyrìrìol” presennol ; ein horì ni yn ferìdian- 
nol ar yr unig wir grefyrìd a drìwg warerìigaeth rìyntmorol a 
íhraeywyrìrìol i’w hufyrìrìion syrìrì hefyrì yn ffaith rhy eglur ì 
forì eisieu ei phrofi i cliwi. a’r ffaith fawr gyssylìliarìol â hynr 
yw ein eyfnfoldeb ni atn y clefnyrìcì a wnawn o’r oruchwyliaetli 
a ymrìrìiriedwyrì i ni! \ior sicr a borì ufyrìd-dod cywir idrìi 
yn sicrhau hywyrì annherfynol, mac cyfrifolrìeb yr hwn a’i hes- 
g#ulusa a‘r sawl a’i hanufv(hìha o gyrì bwys ag yw marwolaeth 
rìragywyddol yr enairì. Mỳna cyfiawnrìer ei hiawn cyclbwysig 
a’r gwrthdrìrych o rywle cyfrifol, canys *‘ni ddychwel fy 
w\\ghledrìyf yn wag felly ei air, uirì efyrìrì yn .tincian yw # 



CDGORN SBIOS. 


107 


hvd, iir’í Offeiriadncth a roes i’w weision, ni ddichon fod amgen 
nag arogl bywyd i fywyd, neu o farwolaeth i farwolaeth 
sawl a’i eaffo. I’wy, tra yn syllu yn y drych eywir a ffurfiayr 
ystyriaethau sobr hyn a all dan wenu yn ngwyneb ei Dad 
ddweyd, '■ Yr hyn oll a allais mi a’i gwnaethym?” l’wy wedi 
deall hyn a ddiehon esgeuluso unrhyw gyfleusdra i “ achub 
pentewyn o’r gyneu liân?” 

Frodyr, ymddiriedwyd gwaith mawr a phwysig i ni, diin 
llai na rliybuddio yn onest, yn sobr, ac yn eglur lioll drigolion 
Oyntru o’u perygì. a chynnyg iddynt yr nnig waredigaeth ; y 
irine hyn genym i’w wneuthur gorchymyna Duw i ni wneu- 
tlmrhyn, a gwae ni oni wnawn. Nid yw wahaniaeth i ni pa 
sawl mil o au athrawon a floeddiant i’n herbyn— o ddynol au- 
fonedigion a rybuddiant y werin i “beidio ein gwrando,” na 
chwaith pa faint y w cam gyliuddiadau gau-offeiriaid y fall i'n 
herbyn; gadawn rhwng yr oll a’r Duw a'n danfonodd; ihaid yw 
i ni gyhoeddi ein cenadwri, a hyny yn ffyddlon. yn ddidderbyn 
wyneb, a chyda phrysurdeb; nid oes i ni ddewis amgen am eia 
bywyd. Barnwch chwi ai digaloni o flaen gwg, gwawd, a llys- 
nafedd y byd, ynte wynebu y (frwd lifeiriol pe deuai ganwaith 
gwaeth, yw y goreu i ni ac i bawb! O’n rhan ni ein penderfyu- 
:ad diysgog yw, er y — 

Geilw’r byd ar dde ac aswy 
’Mod i ’n ynfyd, ’mod i ’n ffol; 

Geilw pechod arna’i sefyll, 

Geilw uffern arna’i ’eoî; 

Geilw’r gelyn am ei atlirod — 

Galwed ef, ac am ei rìàn ! 

Tra bo Brenin nef yn galw, 

Rliaid i Sant y w myn’d yn mla’n. 

Arweinia yr unig dilrws cefn i rldystryw. tra yn mlaen mac’r 
Brenin yn ein galw i fuddygoliaeth; er fuil hyd. cnawd, * 
diafoi i’n herbyn, etto mae mwy o’n plaid, a’r ganip uchel »’n 
blaen ar ben yr yrfa. 

Dywedasom mai gwyliedyddion ydym yn y gongl fach hon 
o winllan ein Mlieistr, a gwaith gwyliedyddion genym i’w 
wneuthur; bernir fod i ni tua miliwn a hanner i’w rhybuddio, 
ac j rnaeyn agos i fil o henuriaid ac offéiriaid Duiv yn awr ar 



108 


ÜT>G<1RS fil I'>ÍC. 


y maes í wneuthur hyny — yr ycîys wedi cael amryw âynydttati 
o amser at y gwaith, ac erhyn hyn o's oll, a wnae<l beth yw yr 
cffaith? Gofí.ìus yw clweyd fod ugeiniau o drefydd ac ardaloedd 
poblogaidd, a rhai siroedd braidd yn gyfain heb gymmaint «£ 
un o bregethwyr anfonedig Duw i pynnyg iddynt nir y bywyd. 
tr«i y mae niewu rhai ardaloedd ereill gannoedd o henuriaitf 
galluog yn s.ithru ar so llau eu gilyWd hraidd. neu o leiaf a 
allent fod yn sŵn Ileisiau eu gilydd o gẁr i eẁr i gwm ! Chwi 
frodyr! ai fel hyn y dylech tbd? A ydych yn sicr mai yna y 
dewisa I)uw i chwi aros, a pha hyd? Onid doeth fyddai i chwi 
ystyried y pwysi«;rwyd<l o r Offciriaducth a’r líwaith sydd gen 
ych? Nid diyouol esi?ns'on nr ddydd yr arholiad manwl fyUd 
dweyd “y trruiy a'm rhwystrodd, y gwaith em.illfawr, y perth- 
ynasau,” na dim arall. O na. ni wmtiff es^us y tro; os na ellir 
myned ni ofyu Dt:w hyny; os yw Efe yn gofyn ni ellir cael 
esgus a ryddhû odoiwrtli y canlyniad o licitiio myned; gwerth 
gwae I meprys, h*. gwerth eueidiau gwerthfawrocach na’r byd ü'i 
herlau fydd y p«*u n \ < i. Niym cli y cyiinygir teulu, tylwyth. 
dyledioii. a rhi n s o cs:_'us’oii eieill ihag ufyddhau i Dduw; a 
ilroiai hyuy a ;gau yo o|? A ddy wedai Duw mai digon yw ? 
I*wy sydd heb wybod am deuiuoedd, gwaith, cyfoeth, a phob 
rhw ystr yn cy unr.eryd eu hadenydd ymaith o ífordd y rhai a 
geisiant yniitudtìio fel Jona yn eu cysgod rhag cyflawni cennd- 
íaeth Duw? 

Yn en *v a tliroH ein Ilrenin, galwn, íe, ewaoddwn yn uwch 
nae erio-aì drwy rot.ouN rhyíel am wirfoddoìinid i enlistio dau 
faniar yr lefin — deuwch yn uwr — deuwch yn wrol a phenderfyu 
ul deuwcli drwy neu dros hob rliwy stra — “ Ceisiwch yn 
çi/ntaf" scfydlu teyrnas Dduw. nid yn ml beth, nac fel peth o 
gyfleufitlra pan na fvdd arall hetli i’w wiu yd ; nage, eithr ffydd 
rymus «a fedtloch i eydio yn addewidion sk*r eieh r Fad am gyn 
naliaeth, — niae tnor hawdd iudo ddiwallu ei fyddin owb'foddol • 
iaid ag y w iddo ddiwallu y brain ae adar y t»>. ac y mae yn fwy 
sicr o wneyd hynv i bob milwr glew. Eitlir y mae cymhorth 
brodyr hefyd i gael; ceir traetho îau. a cheir tfýdd a gweddiau 
holl garwyr y gwir, a cliL'ir gwedd gwynch y nef, yr hyn yw y 
niwyaf oll. 

Mae genytu newyild da i’r sawl n » feddant gymmaint o ffydd 
ag sydd gan yr aderyn tô, a’u gesyd oll yn ddiesgus, yr liyu 


UDGORN SflOH. 


löf 


yvr — mae gwahoddiad taer am 20 olôwyr y deîicn i fynad i Sif 
i-'on ; dywed yr Hepuriad William Lewie, yn barodol yno, y 
bydd digon owaith i gytinifer i ddechrcu yn mis Ebrill, a gwell 
eyflogau nag a onnilla ulôwyr yn Mertliyr. Dyna alwad ffafr 
iol ! Pwy a'i hat%ba? O fewn 4 neu 5 milltir i dref fawr 
(’aernarfon. ac wedi ei hamgylchync â threfydd mawrion ereill, 
rai heb Sant o'u nihewn. — Henliriaid ac Offeiriaid! Pwy a á ? 
Pwy a â yn funn? Erbyn dechreu nd.s Ebrill yr oedd dymun- 
i.i<l y meistr i’w cael, neu raor agos i liyny ag y gellir. Yr ydym 
wedi deisyf ar Lywyddion Cynnadleddau i cliwilio am, ac i 
wneyd yr oll a allant i gael gan ddynion cyfaddus i r alwad — 
dynion a was.niaethant Dduw a dynion yn onest a ffyddlon i 
!'yne<i i Sir Fòn; eitlir by«i yn byn nid ydyrn wedi cael enwau 
yn yobwrtiietíol at y rhai :i enwyd yn flaenorol, seí y brodyr 
J.cwis a Yaughun o'r Cwmbach. Both yw’r aclios? Nid diffyg 
ewylly.H gobeithiwn yn y ì.aill i geisio nag yn y llall i fyned. O 
iift, tebycadi niai byrdra yrhybudd; eithr dysgwyliwn gyda 
• dydiior»leb mar.r am enwau yn ddyddiol i fyddin Breuin yr 
holl ddaear. 

(iwnaethoin ein goreu y llynedd i gael gan y rhaia allasent 
fviK*d i gredu mai drwy Sir Arfon a Môn yw eu ffordd fwyaf 
uniengyrchol i Seion, nid ydym wedi cyfnewid ein ffydd un io* 
«•leni, eitlir argocla y galwad liwn gynnydd ein ffydd, ac aw- 
gryniA fod ein Duw yn cofio am ynys liardd Môn. Ei efengy! 

• eneuau ei weision eleni a adleisio o lech-greigiau Arfon y 
aii\*sig pen-iddiaf yn ngblustiau trigolion Môn yw ein taer — 
«in tacraf weddi yn awr ar ein brodyr hyny a allant fyned a 
gwiieuthur liyny. Yshryd efengyl Crist a’u hyso nes yr elout 

• gariad at eueidiau dyuion. 


Yk Ymi i i»w yr. — Cy rliaeddodd y llong “ Clara Wlieelcr” yr 
hon a gludoiid y cwmni diwod'laf o Saint a acthant o Gymru, 
▼ m Now Orleaus ar Ion. llep, wedi niordaith ffortunus yn yr 
yshrtid nnhygoel o íifi o ddyddiau ; bu farw amryw hlaut o’r 
fre« h goch, yr hyn a n huddia y Saint i fod yn ofalus na 
etiychwynunt y n y llong gydag unrliyw afiecliyd peryglus, .% 
«iylai I.lywyddiun alw sylw at liyn cyn y cychwyno eu Saint 
»ldicarlp‘f. Cjrrh.iedilo d y Cymry yn St Louis, Ion. 22uin # 
yu i*i h * chyaurub, lle y derbyniasaut garcdigrwydd iuawr gau 



ÎIO 


tlfiGOHN 8EIOS. 


y Llywydd Snow a’r Saint yiio; y rimi a'u 'iurhyniasnnt i'w l*'î 
a’u hyniiíeledii, ae a wnaethant yr hyn a allent ur eu cysuru 
a’» diwallu. 


Yr Ymfudiad Dy-fodod.— O lierwydd prinder llongau yn. 
mtirif borthladd y byd ì gludo y Saint, gorfuwyd atnryw gan- 
noedd i oeili inyned eleni am rai wytlmosau yn ddiweddarach 
nag y dyinunasent liwylio, eito efelycher y plentyn yinddiriedol 
yr hwn ni ofnai i’r llong suddo o herwydd “fod ei dad wrth y 
llyw.” Amynedd yn hyn heiyd sydd o t'awr wertll. 

Deallwn fod y I.lywydd liichards wedi sicrhau pob Uong a 
allai gaet i fyned i Philadelptiia; bwriada un liwylio y dydd 
olaf o’r mis hwn, ac un arall tua y 12fed o Ebrill, ar fwrdd yr 
hon y bwriedir i’r Saint Cymreighwyüo hyd a ddeallir yn awr. 
eithr ceir hysbysiad inwy personol i bob ymfudw’r cyn y dylai 
gychwyn o’i gartref. Awgrymiad i barotoi yw hyn yn awr 
erbyn hyny. 

O barthed i’r ffordd nreu i fyned i Liyerpool nid ydym yn 
bwriadu ymyraeth itawer y tro hwn; etto i’r sawl a ystyria 
ein cynglior ar y rnater yn werth ei gael, ni phetruswn ddweyd 
fod agerfad o Abertawy yn llawer rhatacli i’r rliai ydynt eisoes 
yn y cylchoedd hyny, os nad i’r rhai ydynt mor belled â Mer- 
thyr hefyd, yn enwedigol os bydd tlawer o bwysau o nwyfau. 
Maey tywydd a geir yn gyffredin yn mis Ebrill yn ddeniadol i 
fordaitb er cynnilo. Ni wyddoin yn awr pa amser yr hwylia 
yr agerfad oddiyma o ffaen yr amser penodol i hwylio o Liver* 
pool, ond gall pob un gae! hyny allan yn brydlor. drwy ymhoii 
â’r newyddiadnron. &c., a barnu yn ol hyny. Tebygol mai 
hawddach i’r ymfudwyr o Sir Fynwy fyned i Abergaveny, a 
tlirwy Gaerlleon i Liverpool. 


At Lrw’Yni.loN Cynmaiileddad. — Crefwn sylw ein brodyf 
Llywyddol at ddynesiad diwedd y Cbwarter, a’u dyledswyddau 
ar y pryd hyny. Erfynir y cyfraniadau at y D. Y. Barhaus. 
a’r anrhegion at adeiladu y Deml, i mewn yn brydlon fel arfer- 
el o bob man; ac na chadwed yr olaf ni i oedi y lteitl oll rhy 
ddiweddar wrth ei aros ef. 

Hefyd, gatwn sylw at y Dosparthwyr a’u cyfrifon, a dylai 
pob Lly wydd weled fod yr all t ight ar bob peth yno, a bod yr 



UDORON SEiON, 


111 


fât'lün yn trelglo yn amlaclt yma ac i Liverpool, onitle ofuwn ỳ 
ey wilyddia rhai yn nydd y cyfrif pan welopaWby fatli gynnydtl 
sydd yn eu dyled yn y ehwarter mynedol. Yindreehiadau 
bychain presennol adalantfwy ant lyfrau nag addewion mawr- 
ion am yr antser na ddaw tan ar ol y fory ! 


RflWYMO ^LYFRAU. 

Mb. Goi.I’gydd,— Byddweh mor garedig a ehaniatân i nii hys~ 
bysu eiclt darllenwyr fy mml yn rltwynto llyfrau, ae i ddeisyi’ 
ar fy mrodijr yn ettwedigol, fy nghefnogi drwy anfon ett Uyfratt 
i mi, neu ganiatàu i mi eu hyntofyn. Galluogafy nhreftiiadau 
presennol yn y fasnaelt i mi wueuthur unrhyw rwymiad a 
ewyllysir cystal os nad gwell a chyn rliated ag y gwna neb 
srall hwynt. Talaf eu eiudiad o unrhyw fan drwy y Cynnadl- 
eddau deheuol, ae hyderaf y dyry fy mrodyr gyfle i’m gicuith 
f y nghanmol. 

Eich gostyngedäg ffawd, 

D. Datibií. 

D.S.— Cyfarwydder hwynt i L'micl Davies, Booìcbinder, 12,- 
€armart/ten Buildings , Iligh Streec, Swansea. 


[Gyda pharodrwydd y cyd-syniwn â chais ein hanwyl frawd,. 
ae ht’derwn ein bod wrth hysbysu ein darllenwyr o’r cyfle hwn 
yn llesoli y ddwyblaid; teilynga y Rrawd l)avies gefnogaeth y 
Saiut, ae hyderwn mai nodwedd y rltai sydd arn lesoli pawb 
fydd cofio “yn enwedig y rhai sydd o deulu y ffydd a chan ei 
fod yntau yn cyssegru yr oll a all o’i amser i bregethu yr 
efengyl heb na “ cltod nac ysgreppan,” caiff ei gefnogwyr ef 
yn unig ar a wyddom yn y grefft lton, y pleser a chyfran o’r 
wobradeilynga adeiladwyr teyrnas Dduw, yn hytrach nahelpu 
ereill i adeiladu Babilon. Profed “plant y deyrnas” eu hunain 
«nor ddoeth ytt eu cenedlaeth ag yw plant y byd o leiaf, cany» 
felly y mae yn gweddu, a gweled hyn yn eael ei wneuthsr 
fyddai yn bleser nid bychain i’ch — -Gol.] 



■síiwoen ss;ok. 


«ä 


AMRYWIAETHAU, tc. 


1' ìtn Kúi oes genym newyiWion o bwys neiìlduoì ì'y 
«yhneilili o Iues y rhyfel liyií y 3yiiii o’r mis hwn ; dyoddefai y 
înilwyr yn dost o lienwrid oerfel adnewyddol y tymmor ; cyr- 
hneddasai y gledríiordd hyd yr eglwys gyntaf yu Sebastopol ; 
•eynnygiasai cwmni yn Llundain ymrwymo i’r Llywodraeth y 
porthent yr holl fyddin â thri pliryd o ymborth twymn a da, 
bara newydd yn ddyddiol, tè neu goffi foreu a hwyr eu gwala 
yn y gwersylioedd. am 3s 3c yr un y dydd. otid gwrthodwyd 
tîii cvffogi i hvny. Dengys y Rwsiaid ystyfnigrwydd rliyfeddol 
i orclifygu Eupatoria lle mae gan y Twrciaid 50.000; gwelir 
ryunort!: wyadau o filwyr a nwýfail rhyfel yn dylifo i Sebas- 
topol o'r oclir ogleddol yn harliaus. a dywedir fod y dref y« 
tlair gwaith caddrnach yn awr nag y bu oll. Arddengys yr 
Amherawdwr Alexander II. olynyrìd Nicholas o Ewsia. ben- 
•íierfyuiad cryf i rìdilyn 61 traed oi dud, a gwneir pob ymdrech- 
iarìan i garioy rhyfel yn y blaen. 


AiMiiivniiiAi) C vstM anFaoeshi t Düht:u. — Cynneìir Cym- 
snattfa Cyunadledd Ddwyreiniol Morganwg, ÎCbríll laf; Brych- 
".'iidog. Ebrill 8fed ; Mynwy. Elirill 15fed; Gorllewin Morgau- 
wgyEbriU ’iäain ; LîaneHi, Ébrill ihain ; Caerfy rddin, Mai öfed; 
Ahertoifi. Mai I3eg; Gogleddol Penfro, Mal 20fed; Deheuoí 
2’eíifro, Mai Itain. 

Dbubymadau am Lyfrau o Mawhtii 10 BíD Y 23,— Syl- 
wed y Lly wyddion ! craffed y rhai a ddylent erìrych at hynt 
eithr na ddywedwch i’r byd mai 1 5s gan Griffith Roberts y w 
yr oll a ddaeth i'n dwylaw mewti pythef.,os!l Rhaid fod baw 
yn y cosyn — mae drwg mewn mwy nag un man, chwilier ef 
ullan a diwygier if you please. 

*.* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliada.il 
i C.'pt. Jones, “ Udgorn Scion’’ Office. Sicansea. 


CINDWSIUI. 


îìailith yr Apnstol Orsou Hyde 9/ 

‘ H.t i belliau" 

«oly/>(idiar*th — At Kn*e«Mh«yr yr lifeneyl — Y Saiut Ymfudol- Yr Ym- 

fndiad d'fodol — At Ly«yddi«n C» nnadledrtau 103 

Ubuymo Ll > fr.t :* 111 

Aoii v " laethail, &C 1 1^ 


ABERTAWY: 

A CH YHOBI)OV> TI> SAH O. JtiWB». 








^crai M 


Siiif. S.] EBUILL H, !S55. [Cvr. VIII. 


EULTDIGAËTH “GEEFYDDOL” A’I EFFEITHIAÜ. 

'Ysbuyooljaeth y Gorucliaf a ddywedodd, “ A’r neb a ewyll- 
ysio fyw yn gyfiawn yn Nghr st lesu a erlidir.” Niraid gofyn 
pwy a’i herlidia, canys ni dieir ond dwy blaid, sef cyfiawn yh 
Nghrist ac anghyfiawn allan o Grist. Beth a ddeallwn wrth 
íbd yn neu aUan o Grist? Atebed Paui, “Canys cynnifer o 
honoch ag a fedyddiwyd yng Nghrret a wisgasoch Grist.” Niil 
cynniAr a daenellwyd — yr arllwyswyd dwfr arnynt, nac a 
■drochwyd, hyd y nod, a ddywedir, eithr a fedyddìwyd; canys 
dichon troelii dyn ganwaith heb ei fedyddio unwaith, ac wrtli 
.'hysbysu yr achos o hyny dynoethwn golyn a gwreiddyn erlid- 
igaeth yn mhob oes, a hon hefyd; sef, yw y rhaiii fod, nid yn 
nnig V cymhwysderau gofynel yn y deiliaid, cnd fod hmii 
ddwyfol gan y gweinyddwr i weir.yddu cyn y dichon fod ei 
Sreinyddiad yn fed.dd. Er mor egiur y dylai hyn fod i reswm 
3 >ob dyn, etto meddwn, protfes gweision Duw o ? u du-yfol ddan- 
foniad a’u (hryjbl liawliad i weinyddu ordirihadau egl'rys Dduw 
sydd yn cyffroi cynddaredd, ac yn enyn digofaint pregethwyr 
gau grefyddau; a clian na allant w-. thbrofi y dystiolaeth,— gan 
y gwelant fod anrhydedd eu fiurfiau, a f ogoniant eu “ Diana 
fawr” yn cael eu peryglu, ymladdant bob ffordd a allant yn 
erbyn y gwirionedd ; a clian imd gwiw gosod gwirionedd i 
■ddystrywio gwirionedd, nid oes ganddynt arfau amgen cel- 
wyddau i gynnyg yn erbyn crefydd a fedda allu Duw ac syèd 
8 [Prjs i«/. 



EÍIOOR-Í SBTO.t. 


rií 

yn add.iw “ sicrwydd minrr yn yr Ysbryd Glàn.” TeBjr f 
gwnclai gau-grefyddwyr mwyaf aelog yn aniser ymgnawdoüa : 
ein Hieäu addfwyn, ac yn eu canol pan y gofidiai ei apostolioi: 
n herwydd y cam-gyhuddiadau «warthus a ddywedid yn eu- 
herbyn; ac braidd na ddigient wrtli ea Hathraw Mawr am na 
amdditfynasai ci gynuneriad rliag y fatli enwau cywilyddus. a’i 
fod yn “ddyn glwth ae yfwr gwin, cyfaill publicanod a pheeh- 
aduriaid.” Syndod pa fodd y goddetai iddynt ddweyd mai. 
bastard ydoedd o enedigaeth? Eithr pa fodd y gwrtlibrofasai 
efj y cybuddiad i'r rhai na ehredeut ynddo? Ni allasai eu 
gorfodi i’w gredu mai Mab Duw oedd. Tebyg niai o dan rhyvc 
deimladau fel hyn y codai ei ben i’r làn, ac y cysurai ei ddys- 
gybLion gofidus drwy eu liannog i fod yn amyneddgar, gan- 
ddysgwyl diwedd eu tfydd, aciiubiaetli eu heneidiau, ac y caff- 
ent gyfiawnder pan “ eisteddent ar orsedd-feingciau yn bamu 
deuddeg llwyth Israel.” Duw y byd hwn sydd yn cael y 
“gwynfyd" yn omr, eithr cyflawnir geiriau eu Brenin i’r Saint- 
yn eu pryd, wedi eael profiad o’u ffydd, yr hwn syd i wertli 
fawrocacli nâ’r anr colladwy; “Gwyu eicli byd chwi,” ebe Efe. 
“ pau y dywednnt bob drygair yn eich erbyn er mwyn fy enw r 
a’r efengyl a bwy yn gelwyddog.” 

Nid yw y mryn Jyd yn addawedig nes bo y rhestr o ddrwg 
enwau yn llawn — “pob drygair o'n rlian ni, rhaid eyfaddef 
fod ein camgyliuddwyr wedi profi eisoes drwy yr liolì euwau a- 
gawsom rliyw ymenyddion go ddyfeisgar; dysgwyliasom er 
ys tro bellacli fod y eyhuddiad olaf yn ei dro y gwaetliaf a’r 
diweddaf a allent gofio. ddyfeisio, na breuddwydio ani dano. 
Eitlir fel y breuddwytìir pethau hynod blith draphlit’n y dygir 
i esgorcddfa erlidwyr y Saint boh' amrywiaeth o anghenfilod 
amryw bennog, ac anghymnialog, yn gosiropohtes. ac yn her- 
mopheedetes , a’r sawl na ddifiaswyd eisoes ar lysnafedd ae an- 
wireddau, eithr a ddewisoglywed chwaneg o gam- gyliuddiadau 
nac a feddyliodd erioed am danynt, caiff liwynt gan ein herlid- 
iwr yn y drt'f lion yn ;iwr. Mae genym sai! gref i gredu fod 
dvdd eiu “ gwynfyd” yn eael ei agosliâu gnn y dyn hwn ; bid 
siwr na ddy wed efe y “ jrob drygair” cyn y tawa; mae ei elyn- 
iaetli yn ormod i adael i ddim niweidiol aros ar ol yn ei galon- 
debygid. Wel yn mlaen a hi dyweder, cyhoedder a thraflyncer 
a, fyner, cawn ninnau y fraint o ddyoddef tipyn o ryw beth 



CDaoitN saioît. 


î 15 


te'byg ì'r hyn a oddefodd ein Harglwydd lawr; ymgysurwn yn 
y wybodaeth o liyn, y dystrywia poli gelyn ei liunan a yraladda 
yn erbyn “ Mormoniaeth,” ac y Uwydda hi po fwyaf ei cham- 
gyhuddir ae yr erlidir hi; canys y mae Duw ynddi. 

“ 0 na,” medd ein herlidwyr, “ nid am eich crefydd yr ydych 
chwi yn dyoddef. ond o herwydd eieh twyll a’ch drygioni.” Iii, 
siwr, dyna oedd esgns pob erlidwyr ; nid am eu cyfiawnder 
na’u gwirionedd yr eriidiwyd Crist, ei apostolion, na neb o’r 
Saint, nage, ond am fod y byd drwy eu safon gau-grefyddol a 
chyfeiliornus yn barnu y tywyllwch yn oleuni a’r goleuni yn 
dywyllwch, y gav. breaethwyr yn uir weision Duw, a gwir 
weision Duw yn ddynion cyfeiliornus, drwg, aflan, a pheryglus, 
ac am hyny -o herwydd y tybid eu bod hwy fellye u herlid- 
iwyd, ac nid am un daioni sydd ynddynt, bid siwr. Pwy a all 
gofio na dyfeisio un eyhuddiad a ddygir yn erbyn y Saint yn 
awr ar na ddy wed y Beibi fod y cyffelyb yn cael ei ddw'eyd y n 
erbyn «ymmeriad ac athrawiaetliau gweision Duw yn y cyn- 
oesoedd? Paham y tebygolrwydd hwn, ynte? Paliam na 
chaffai rhyw enwad neu blaid y teitlau hyny heblaw y Saint? 
Paham unoliaetli yr oll ereill ya awr yn erbyn y Saint megys 
yr yinunai yr ysgrifenyddion, Phariseaid, a holl sectau yr oes 
hono yn erbyn yr apostolion, pwy a ddywed? A phaliam y 
cyfloga y rhai liyny a broffesant fod yn weision Duw, y rhai 
ydynt weision proffesedig y diafo), megys meddwon, eablwyr, 
puteinwyr, gwrtligilwyr, a rhai na wnant broffes o un matli o 
grefydd i’w cynnorthwyo i ymladd yn erbyn y Saint? Rhyw 
fyddin afrosgo, amryw-liw a chwaeth a geir yn y Crusade hwn, 
onide! Mwy afresymol gweled y Parch cadach gwyn a’r 
gwyneb hir yn crechwenu yn wawdus tu eefn, ac ogymmerad- 
wyaeth i Jiaggard mewn pwlpud, a gyflogwyd i regu y Saint fel 
y cyflogwyd Balac gynt i regu Israel, Demetrius y gof arian, 
neu AIexander y gof copr, íe, fel y cyilogwyd Judas am ddeg 
ar hagain arian i fradychu ei Feistr diniwed, nac a fyddai 
gweled ein milwyr yn ymladd yn ochr estroniaid a gyflogwyd 
yn 0 ’ y “ Foreign enlistment Biìl;" ac mor awyddus yr edrycha 
y rliai hyn am i’w Judae fradychu gwendidau a dwbio eym- 
meriadau y Saint ag y dysgwyliau y Zealots hyny ami Judas 
gyflwyno yr Iesu i’w dwylaw — “adar o’r un lliw ehedant i’r 
un ile,” ebe yr hen ddiareb. 



í 16 


CDGOÛS 3K!02Î. 


“Os ceiwyddau a ddy werlnnt arnoch. pahaiu nad ewcît i'V 
çwyneb i’w gwrthbrofi?” medd aiubell un; a digon tebyg f 
gofyniri yr un peth i bob grray i Ddu« addifenwydyn ei ddydd, 
etto rid oes htines yr ymddadleuent mu: yr ymgyndynent hwy 
â phob goganwyr. difenvryr. na cbecTwyr a geisien? ganddynt, 
eithr yn hollol groes y gw nelent hwy ne y dysgent eu giiydd i 
wneuthur. “ Cyndyn ddadleu dynion llygredig eitmeddwl, heb 
fod y gwirionedd ganddynt; cilia oddiwrtii y eyfryw,” ebu 
l’tt ul. Fa les dadleu am grefydd â'r hwn na phrolfesa feddu 
erefydd ei hun? Ni till efe gyfarwyddo arall at grefydd pe yr 
amddifadai ef o’r hyn sydd gamldo. Mae genym ni genadwri 
.oddiwrth ein Meistr i’w thraddodi i’r sawl a ddewiso ei clilyw- 
ed, a* nid i’w gorfodi ar y suwl na ddewiso ei chly wed. Eirt 
dyledswydd ni yw gwaeddi ffydd. edifeirwch, a bedydd er 
maddenant pechoilau, a dawn yr Ysbryd .Glân drwy arddodiad 
tlwylaw, Scc.. ein Duw a ofala am y canlyniadau, a sicr ydym y 
hydd y dystioiaeth lion yn “ arogi by wyd i fywyd. neu o farw. 
olaeth i farwolaetli” i bawb a’i gwrthoda, pe gwawdiai neu y 
ffyrnigai holl Beireli a Gols. y wìad; nid yw eu ‘ pw pw,’’ na’u 

ìiach,” na’ti holl yn un gwrthbrawf o’r fftiitii uchod. Hi a saif 
— lti a waedda yn uwch, a’i hadleisiadau yn ngorseddan barn a 
wna i’w diystyrwyr waeddi ar y mynyddau i’w cuddio o wydd- 
fod y rltai a'i îystiant. 

Ceir chwaneg o’n rhesymau dros beidio ymddarostwng i ym- 
gecru â’r dyn halogedig yn ein hamddiffyjiiad rltag y haeddiad, 
a pbleser genym hysbysu ein bod ni yn gwneuthur yn ol cyng- 
ixtr ein prif Lywydd ar y matter, ao mai yn gylfelyb i fel y 
gwnawn ni ag ef y gwnaeth ein hotl Frodyr ag ef yn y manau 
ereill y bu, a’n crêd ddiysgog yw ei fod er o’i anfodd yn gwneu- 
thur llawero ddynion gonest yn Saint. Ciywsom mai dyna 
oedd canlyniad ei ddarlithiau mewn manau ereiíi, eitbr gwydd- 
om mai y canlyniad o'i ddariithio yma hyd yn hyn ydyw 
agoryd llygaid y rhai gonest i chwilio i’n crefydd ; dywedwyá 
wrthyni bob dydd am rai a fnasai yn ei ddarlitiiian nes diflasu 
arno. a cbredu fod gwir grefydd gan y Saint cyn byth y gwel- 
sid Peirdi a gwyr lieyg yn cefnogi y fath gymmeriad i gam- 
gyhuddo crefydd eu cymmydogion diniwed. Mae pob peth, ít 
hyn hefyd. yn eyd weithlo er daioni i bobl ac achos Duw, 
eanys pe. — 



CDGOSN ẂEÎON. 


lîî 


Tỳ&a aî pawb mawr erfawr a’i arfaeth, 

Yn chwerw, a churo “ Mormoniaetlì;” 

Ceisio ein briw pa wiw pa waeth, 

Nes delio à’n tystiolaeih ? 

” Oni ddjlech chwi er mwyn eneidinu dynion cldyfod î am- 
ddififyn os gallweh & grnrioneddau, rhng i bobl gael eu twyllo i 
gredu celwydd a bod yn golleriig,' 1 medd rliywun. Atebwn mai 
yr hyn a ddyiem ni wneuthur a wnawn, a’n rheswm dros hyny 
yw, nad ymofyn gwirienedri mae y rhai sydd yn myned i ddar- 
litliio nac i wrando ur ddai lithiau yu ein herbyn ni na’n cref- 
ydd, onidê deuent i’n capeli ni yn Ile i wrando ein cam-gy- » 
huddwyr a’n gcdy nion proífeseriig. Mae y ífaithe fod pavb a 
ddymunant iawn ddeall Bedyddiaeth } r n rayned i gapeli j 
Bedyddwyr — y sawl a ddymuuo iawn ddeall beth yw gwir 
gredo “Trindodiueth” yn myned i’w capeli hw'y, a’roll a fedda 
Teswm yn myned yn hytrach i ■wrando pìeidwyr. pregethwyr 
proífestHlig pob sect ná’u gwrthwynebwyr, yn profi mai ymofyn 
y gu'ir aai y cyfryw y maent, ac mai felty yw y ífordd oreu i'w 
gael; ae mae y tfaith o‘u mynediad ynghyd í wrando darlithiwr 
profiese«ìig yn erbyn Mormonîaeth,” fel ei galwant, yn profi 
incîrgadarn o’r ©e.hr arall tuat ceîwyddau a cham'gyhuddiadau 
yn unig, ac nid y gicir o honi y macnt yn ymofyn yn y fath le 
a chan y fath rai. A chan mai cam-ddarluniad o’n erefydd — 
gan mai eelwy«idau am danom a ddewisa y dynion iiyny. a chan 
înai hyny a tÿnant; crein gwaethaf ni a phavrb ereill. pwy na 
ddywed Amcn gyria eu dewisiari, ac ewyllysio iddynt gael 
gwledd nes îorn eu eyila ar yr hyn a garant nior fawr? Gwlad 
rydd yw hon mae yn wir, u pliaiìam y riiwy6trir undyn i 
lyncu cynnifer o gelwyridau ag a ddewisa? O, na, nid ydym 
ni mor awydrius ain orfodi y gwir ar ririynion fel ag i’w yru i 
îawr eu gydriîau erbyti eu -gwaetiiaf. Te teimlem feliy, teimlem 
yn groes i I)duw,canys dywedir y “ denfyn Duw amryfusedd 
cadarn fei y credont gelwydd,” a hyny fel eu damnier o her- 
wydd gwrthod y gwiri(u>erld ẅ gynnygiasid iddynt cyn hyny, 
yn y caria'i o liono. Y mae yn riiyfcdd i rai fod Duw yn 
rianfon amryfusedri fel y credont gelwyrid ,• eithr mae eyfiawn- 
rier Duw y fath ag y gofyna brawf o gariad dyn at gelwydd yn 
%ybr&ch nag at wirionedd cyn y damnia eî } sl thyna paliam 



IÎ8 


CDt.'ORN SEIOÍ'. 


y caniatâ Duw i’r diafol anfon ei genadon a’r fath anwireddaa 
gwarthus i’w eyimyg i drigolion Abertawy yn awr ; cynnyg- 
iwyd y gwirionedd megys y niae yn yr lesu iddynt rn rhâd anr 
flynyddau, a liwy a heppiasant o t-in sŵn yr hyfryd laie — ni 
fynent, oddieithr yehydig o honynt. mo y genadwri, o ganlyn- 
iad cyfìawB iddynt gael cynnyg ar yr ochr arall. A pha beth 
yw eu hyruddygiadau, neu lawer o honynt, at ddyeithryn di- 
gymmeriad na phrofíesa fod Dnw wedi ei dd.anfon, a thaag at- 
eigeiwyddau? Wel, er syndod ì reswm dymd, dyma y w,— 
gwell gan luoedd dalu eu harian i fyned i wrando ar, a Ityncu 
yn felys yr hyn a ddywed gelyn profTesedig! Fwy a gŵyma 
rddynt? Pwy na ddywed Ämen â’i hotl galoo ar ddedfryd y 
carwr celwydd wedi iddo wneyd ei oreu i gael ganddo gredu y 
gwir, a methu ? Na chaffer ni bytli yn ceisio arddangos mwy 
oawyddi achub dynion nag a ddengys ei» Duw; a chan ei fod 
Ef yn caniatâu i gelwyddwyr fei yrysbryd eelwyddog ti*nw a 
anfonodd Efe, gaa ddywedyd *• Dos a thwylla Ahab, trwy focä 
yn ysbryd eelwyddog yn ngeneuan ei bropliwydi ef,” pwy a’i 
beia nac a ddywed fod yn ddyledswydd ar w«a i IMa* fyned 
i’r fath le, naci blith y fath bobl i gtisio amddiflyn nae i gyn- 
nyg gwirionedd iddynt? Diolcli i Dduw naofynodd Efe y fath 
waitli oddiar ein dwylaw— cyffelyb waith ng a fyddai myned î 
uffern ei hun i geisio cipio pentewyn o’r fílamiau heb iosgi ei 
ddwylaw. Ni feia un dyn rhesymo! ni am beidio gwneyd hyny r 
tra y gwrthodant y cyfte i ddyfod i’n gwrando yn Neuadd y 
Saint, Heol Orange, bob Sul, aa fynychaf bob nos drwy'r am- 
ser yn egluro ein daliadau, 

O herwydd y dysgwyliwn mai dechren cynhwrf yw hyn 
bach, ac y ca-wn well cyfle i amlygo tipyn o’r hyn bethan sydiì 
ynora cyn liìr, ni ehwanegwn yn awr, nemawr, amg»n na 
dweyd y» eofn, yn groew, a phen uchei; îe, pe meddem glarion 
angel, bioeddiem nes y oiywai holl bobl Aberfawy, mai anwir- 
ediiau yn gryn9wth, camgyhuddiadatt anynoi, a eham-ddarlun- 
iadau o honom, ynghyd a cham-ddyfyniadftia o’n llyfrau a 
glywsant yn y darlithiau cyfeiriedig, ac yr ydym yn feddiannol 
ar hrawâadaH o’r liyn a ddywedwn, a foddlona liob cancr y jrnr, 
ufydd was yr hwn ewyllysiwn fod er ei les. Eithr anr y llali, 
sef carwr ccha/dd — gyda’r clochydd gwaeddwn, 11 Gwared ni 
Arglwydd daionus;” a gwared yutau rhag cael ei ofidie â gwiy 



TTBGORN íKlOK. 


îsneflfl, eîtlir pescer ef â’r bwyd a chwanta, fel mochyn i’r 

îladdfa, a boed cin cyfaill Mr. H (dyna! buom agos ag an- 

<ì w yo ein safn drwy ei enwi, eitlir achubasom!) wel, caöéd eí 
<ei hoíf waith oeddem am ddweyd, fel y cafodd yr afradlon 
iiwnw gynt i gario cibwt i'r cafncai, hyd eni ddaw i feddu dyn- 
oliaetli. 


CYMMANFA DTFFRYN CONWT. 

Bryn Dedwydd, Mawith 23, 1 855. 

-Anwyî. î.ywydd Joni' S, — Syr,— Tr w'jif .yn nnfon cofnodiou y 
Gymmanfa uchod yr lion a gynnaliwyd yn yr Eglwys fach ar 
y I8ted o Fawrth. 

Wedi dechreu y cyfarfod boreuol, cafwyd annerchiad gan y 
Uywydd, yr lrrn a ddwys annogodd y swyddogion a’r Saint i 
ystyràed gwaitli y dydd, ac i ddwyn eu calonau i ddoethineb, a 
chydnabod y gallu a’r godidawgrwydd o Dduw yn mhob rhaa 
o’i waith heddy w ac yn barhaus; dangosodd nvor gyfly-m y mae 
Duw yn dwyn oddiamgydeh fwriadau ei galon, a geiriau ei 
Jîrophwydi yn yr oes hon,- fod yr oes a’r orr*chwylia?th hon 
yn rhagori yn fawr ar y rhai mynedol, — fod yr Arglwydd ya 
,yr oes hresennol yn ager seliau ac yn dwyn alian drysorau a 
gwybodaethau ag oedd yn guddiedig erseiliad y byd, — fodben- 
(iithion Duw i’w blant, a’iddiaiedd ar y byd anntrwiol yn llefaru 
yn uebel fod Duw am ddyfod i ymogoneddu yn mhlith ei bobl, 
ac na ddaw fel “ Duw dyeithr,” ond yn iiytrach yn ol y por- 
tread a roddwyd yn flaenorol; yna gailwn ddweyd, “ Wele’r 
Duw y gobeithiasom ynddo,” ae y bydd fel y dywedodd y 
Llywydd Toung, “ na wyfcydd yr annuwiol pan y bydd llyw- 
-odraeth yr Arglwydd dros yr holl ddaear, eithr meddyliant 
snai grym ac effeithiau doethineb dynion fydd hyn oll,” fel y 
-dy wedodd yr lesu nad all neb adnabod y Tad ond y Mab, a’r 
hwn yr ewyllysiai y Mab ei ddadguddio iddo. Annogodd y 
Saint i fod yn effro, a chadw olew gyda hwy, o herwydd na 
wyddom pa mor fuan y daw yr alwad, fel y dywedodd y Llyw- 
■ydd Jones yn yr Uogorn, y daw gorchymyn i dì fyned adref 
.ar frys. a tliruan o’r cyfry w un fydd wedi gadael, heb wneuthur 
y.r hyu st allasent ei wneuthur- 



m>' 


nxso*m 8*i o*r. 


Cafwj’d y cynnrychioliad fel y csnlyn Caiiir., fi; Tíer,., ío' ? 
OGf, 5 ; Atli., 4 ; Dia, 4; ysoym.anwyd, lj a bedyddiwyd, 1L 
— Cyfanswm, 97. 

Penderfynwyd díd i fyny yn ddieitliriad hoii awdnrdodan ys 
Eglwys. 

Penderfynwyd fod' Wm. Lrwis a Hngli Enberts i fod yn, 
gynghorwyr i’r Llywydd R. Rnbertsyn y chwarter dyfŵlol. 

Penderfymwyd parhau yn ddiwyd i gasgla at diiyied y 
Llyfran, a clíreda y Llywyddion y gwp.eiì' mwy o waith yn y 
t-ymmor dyt’oiìol nag a wnaed yn yv un a aeth heibio. 

Gan fod Wm. Dairies, letr., aryraadael, efe & dystiolaethudẃ 
am gymmeriad da y Llywydd K. Roberts. a’i fod fel y cyfr.yw 
yn deilwng o barch a gwrandawiad gan yr hell Saiot. 

Yn y prydnawn a’r Iswyr cafwyd- preaethau. eyngltnrion, 
ac addysgiadiut rlìagorol gata y Bugail J. Parry, y Lfy wydtî 
S'iberts, a cltan Tltomas Iìoberts, mewn pertliynas i ddyled- 
íWyddau y Saint, adeiladaetli Seion, a chasgliad pobl yr Ar- 
glwydd o Babllon, &c. 

S. Ri'BERTS, Lìyiryiìd. 

W. Dìyies, Hsgr.ifenyM. 


UDGOHN SEION» 

>r.v 

Äerfiî p ŵaittí. 

DTI)i> SADWEN, MAWRTH 14, fSôä. 

Yk Y.MrrniAD Ei.eni.— Hwyliodd dros ddau cani o Sìrin» 
o Gymru allan o Liverpool ar fwrdd y llong “Cìtim’oer- 
azo” ar y 12fod o’f mis hwn tua Philadelphia, gerllaw hanner 
pa rif a fwriadant gyrhaedd Tìriogaetfi Utah eleni; eitlir y 
lleill a i'wriadant aros yn y Taleitliiau i’r dylien &ymgy&ethogs 
gogyfer â’r gweddill o’r daith mor fnan y gallant. Yu mhìitln 
ereill o'n cyfeillion mynwesol a’n hanwyl frieiyr a’n gadawsant, 
mae ein Cynghorydd Thomas Jeremy, ar ol eenadwriaeth o. 
dros ddwy flynedd yn y wlad hon,yn dychwelyd i Seion. Ma& 
yr Hemariad David Rees, Llywydd Cynnadledd Penfro cglsdìà- 




UDORON SEION. 


12 ? 


ol gynt hefyil yn mhlith y nifer ffortunus a adáwsant wlad y 
cystudd mawr! awelon y nef a’u chwytho yn ddiangol dros y 
Werydd mawr, a’r Duw a wasanaethant a’a diogelo riiag y 
peryglon a’u liamgylchynant ar eu taith. 

Un achos o fod yr ymfudiad mor ddiweddar eteni yw o her- 
wydd r.ad ellid cael digon o longau yn IJverpool, er yr ystyrir 
ef y porthladd mwyaf yn y byd, i gludo y Saint yn gynt; er's 
ycliydig o wythnosau yn ol yr oedd gan y Lîywydd Eichards 
enwau tuadwy fil o ymgeiswyr am ymfudo yn ehwaneg nng » 
lanwai yr lioll longau ag oedd i raewn y pryd hyny i hwyliutua 
Philadelphia. Ai at ymfudiad y Mormoniaid yr odrychai y 
Prophwyd gynt. pan y gofynodd mewn syndod, Pwy yw y 
rhai hyn syild yn dyfoil fel colomenod i’w fienestri?" Diau nad 
argoel yw hyn fod Mormoniaeth yn darfod yn y wlad, fel y 
dywedir ei bod ; ac hyderwn y caiff V cyhoedd weled ffeithiau 
grymusach i hrofi ci bywiogrwydd yn y flwyddyn nesaf. drwy 
fod miloedd chwaneg yn «u gadael; a gwyn fyd pe caffem í'od 
yu un o'r dedwyddolio» hyny, niedd «in lienaid. 


ANNERCIIIAD YMaDAWOL Y LLYWYDD THOMAS 
JEREMY. 

Anwyl Olygydd, — Caniatewch i mi annerch y Saint drwy 
cich IIldgoiín ar fy ymadawiad â’r wlad hon i ddychwelyd tu» 
Seion. 

Anwyl Saist.— Y mae yn awr dros ddwy flynedd erpan 
ddychwelais i lafurio i’ch plith chwi, ac y mao yr amser wedi 
myned heibio gyda buandra neillduol yn fy ngolwg. Arwyild- 
ion amlwg o foddlonrwydd a chariad eia Tad nefol a welais 
tuag atoch yn eieh cynnulleidfaoedd trwy ddean a gogìedd, 
trwy dywallt arnoch o addewid ei Fab, sef y Dyddanydd nefol, 
yr hwn yn ddiau a achosodd i cliwi lefaru â tliafodau ncwydd- 
ion, prophwydo, dwyn i’ch cof bethau a aethant heihio, cyf- 
ieithad tafodau. ynghyd a gweledigaethau, doniau iachau, ac 
nerthol weithrediadau yr Ysbryd Glâu. Am y benditliion 
anmhrisadwy hyn i chwi, a chael cyfranogi o honynt fy tiunan, 
V teimlaf roddi teyrnged o glod a naawl a gogoniant iT hwn a, 
bía y gn aith da. pa ua ag yr ydym ni wedi cacl y fraint o’i 
gario yn y blaen. 



T22 


tlDGOBN SEION. 


fìwyn fyd y brawd neu y chwaer a deimlant yn eu calotiau 
índ pub petli yn iawn rhynjfd'ly nft )iwy a'i Tad yn y nefoedd, 
ii'ii hod wnli ymdreclra eu jroreu i deilyngu yr enw rhagorol 
■sydd arnynt, sef, bod yn Saint, yr hyn ni chynnwysa lai ná 
tfyddlondeb yn nghyflawniad o'u lioll ddyledswyddau, pa un 
'iynag a’i pregethu yr efengyl i'r rhai sydd o’r tu allan i’r 
«glwys, neu i wneuthur gwir ynidrech i werthu yr argrafledig 
air. er goieuo eu cyd ddynion o'r tywyllwch traddodiadol sydd 
yn eu ilal mewn caethiwed, ynghyd ag ymfueheddu ger bron y 
y Saint a’r byd fel dynion wedi ymbriodi á’u Brawd liynaf, y 
gwuant eu goreu er pob gwawd, dirmyg, ac eriidigaeth i adeil- 
adu ei deyrnas, a dwyn ei ameanion gogoneddus i ben yn y 
eylchoedd y gosoda Efe hwy ynddynt. 

Gm fy rnod yn awr ar gychwyn, ynghyd ag amryw o'r Saint 
Cymreig tua Seion, i’r lle a nodndd yr Arglwydd trwy y pro- 
phwydi cyntefig adiweddar, i fod yn le o ddiogelwch i wared- 
igion Seion yn y dyddiuu diweddaf, rhag pläau, heintiau, 
nowvn, flaeargrynfäau, dymchweliad îeyrna9oedd, ynghyd a 
rhyfeloedd na f« eu bathau er pan yw dynion yn trigo ar y 
diiaear, taor erfyniaf raa yn eich gweddiau, anwyl Saint, ar 
4 rni, a’r rhai sydd yn dyfod gyda mi o’r wlad lion i gael iechyä 
ar ein taith tua Seion, fol ygailom gyrhaedd yno i wrando ar 
ragorolion y ddaoar yn traethu i ni air y hywyd ; ac addawaf 
innau i chwithau na fydd i mi eich anghofio ger bron gor6edd- 
fainc y gras. 

trwnewch eich goreu i Tybuddio ein cyd-genedl o’r tywyll- 
wch y raaent ynddo, fel y casgler yr olaf Sant i Seion cyn y 
rielo y dyddiau hiin. pa rai «ydd wrth y drysau, i dd'ial ar y 
cenedloedd am eu hanufydd-dod i orchytnynion y nefoedd, a’u 
diwítiTwch o’u ffryndiau goreu (pe yr adnahyfMent hwynt), pa 
■rni sydd nos a dydd à’u holl egni yn ymdrechu eu dwyn i'r 
iawn ffordd ailan o fagl y diafol; ond er gofid y dywedaf, nad 
oes ond ychydig yn adnubod yr hyfryd lais ; eithr dywedant 
ain y da mai drwg y w, ac am y drwg mai da y w. Ond er fod y 
rlian amlaf o’n cyd genedl hyd y n hyn yn diystyru ein cenad- 
wri dros ein Mhíistr atynt, er liyny na wangalonwch, eithr 
byddwch yn fwy ymdrechgar i chwilioam y rhai sydd â'u cal- 
oimu yn onest o'u plith, canys diau fod llawer o’r cyfryw etto 
i’w cael trwy ddeau a gogledd. Mae yn wir fodyn anhawdd 



TÎDGORn 8K10N. 


123 


cnel gafael arnynt. o lierwydrt foil gweision y geîyn ar y ddê ae 
aswy yn lledaenu celwyddau o’r wasg a’r pwlpudnu am danom, 
jjan berswadio pawb a aJlant i’n gwrtliwynebu hyil yr eithaf. 

Anwyl Frodyr yn yr OSeiriadaeth, pa rai sydd yn llywyddu 
y gwahanol Gynnadleddau yn Nghymru ynghyd n'ch Cyng- 
horwyr,— Gan mai arnoch cbwi yr ym Idibyna i osod eich bydd- 
inoedd mewn trefn, yn ol cynghor ei»li Prif Lywydd, yr hwa 
sydd wedi brwydro ar y maes yn Uwyddiannos er ys ll»wcr o 
liynyddau. a diau ond i chwi wcithredu yn gymhwys. yn <il fél 
y cyfarwydda efe chwi.hyddwch yn sior o lwyddo, a cliwi a 
ennillwch filwyr newydd i’ch hyddinoedd trwy ddcau a g<ij.lcdd 
Cynrru. 

Llawer o hyfrydwch a phleser a fwynhca’S yn eicli cym- 
-deithas chwi yn y gwahanol siroedd, wrtli deithio gyda'n 
gilydd o gangen i gangen, gan ymddyddan â'n gilydd ar hyd y 
ffordd am y pethau a bi-rthynent i deyrnas D<ìuw, a llwyddiant 
ei «'aith. Nid wyf yn gwybod i mi ddysga «n egwyddor i’r 
un o honoch, nac i neb o’r Saintdan eicb ilr wyddiactli aachosa 
i mi edifarhau o’i plilegid, ond yn hytraoh, frodyr hoff, 
gwnewcli yn ol y cynghorion a gawsoeb genyf yn fy ngwendid, 
a Uwyddiant a bendithion y nefoedd a’ch dilyno. Gwn fy mod 
yn eich caru â chariad efengyl lesu Grist, yngliyd a’r rhai sydd 
oddi tan eich llywyddiaeth. Teimlaf yn wir ddiolchgar i chwi 
ac i’r lioll ffyddlon Saint, am eich caredigrwydd tuag ataf, ac 
mi a weddiaf ar yr Hwn a’m danfonodd tuag atoch trwy gyng- 
hor ei weision, Fch gwobrwyo oll ar eich canfed am eich hael- 
ioni tuag ataf. 

Y mae yr amser terfynedig wedi dyfod i ben i mi eich gad- 
ael, frodyr a chwiorydd anwyl,— y Uung yn barod, a’r Saint 
ymfudol yn ymlwybr* tuag afi, gan adael beddau eu tadau, 
ffryndiau a pberthynasau, a’r Saint anwylaidd ar ol. a’u gwyn- 
ebau yo awr tua gwlad well mewu ufydd-dod i orchymyn 
pendant eu Duw. 

Yn iacli yn awr, anwyl Lywydd Jones, bydd y cyughorion a 
gefais genycli yn sicr o gael lle yn wastadol yn fy nglialon, 
trwy gynnorthwy yr Ysbryd Glân. Mae llnoedd o bethau yn 
dyíbd i’m côf yn awr am yr hen amser gynt. eyn i ni gychwyn 
gyntaf o’r wlad lion tua Seion,— pan y chwais eiiwi gMitaf yn 
pregethu ffordd yr iachawdwriacth yu Llanybyddar, cr ys 



124 


J)DG0K1’ SEION. 


tua denj nilynedd yn olj — srrtliiais mewn cariad atoch, ac at 
yr egwyddorien a glywnis genych y tro cyntaf y gwraudawais 
arnoch arioeil, a diolchaf heid'y w i'r Hwn a’ch danfonodd i 
druethu gair y bywyd i'm cìy wedigaetli, canys fy enaid a lan- 
wyd â gorfuledd. 

Ni raid i mi ddywedýd wrthych am y pleser a gawsorn aml 
dro gyda’n gilydd. pan yti neillduo yn ddirgelaidd i weddio ar 
ein Duw ain y pethau a deimlem fwysf o’u- lieisieu, — gall- 
coedwigoedd a planau afonydd Cymru ac Auieric dystio byn 
pe y gallent srarad. Yr Arglwydd a’ch bendithiu eliwi, yngbyd 
a’r Brawd Dmtiels. fy aghyd-lafurwr am flynydûau yn ngwin- 
llau eiii'Mheistr ; — angylion y nefoedd a fyddo yn eieh gwylio 
a'ch cadwo rhag afìechyd. ac Ysbryd yr Arglwydd a'ch nertlio i 
gyflawni eicli cenailiaethau er gogoniaut a mnwi i’r llwn a’ch 
danfonodd i Gymry, ac er anrliydedd i cliwitiiau pan y dcrbynia 
pawdi en gwohr yn aigjYodiad y rhni cyfiawu. 

Ffarwel, anwrl 8aint, yr Arglwydd yn unig a ŵyr pa bryd y 
oawn weltd ein gilydd etto, ond gebeithiaf na fydd yr aniser 
yn liir: Saint anwyl, gwe idiwcli ar i’r dwyràin-wynt lan* yr 
liwylinu fel y galhmi gael inordaitli fuan a chysurus, ac hefyd 
fel yr elom drss gledr-ffyrdd, afonydd, gwastadedd, a mynydd- 
oedd ereiglyd yn ddiogel i fynwes yr Eglwys, a cbael gweled a 
ciiymdeithasu à fy tilieulu anwyl un waith etto. 

Cyn terfynu, caraf roddi tystiolaetli ffyddlon i’r Saint, ac i 
bawb a ddygwydda diiarllen yr Annerclnad liwn. Gwn fod y 
grefydd a broftesa Saint y Dydáiau Diweddaf yn wirionedd, 
canys yr Aralwydd a bi*fodd liyny i mi trwy laarero ffeithiau- 
Gwn fod Josi'pH Smitii yn brophwyd i Dduw, ac tnai gwirion- 
edd yw " Llyfr Moimon.’ a’r ' l Atiirawiaetl) a Chyfanunodau.” 
a gwn hefyd fod Brigham Young yn gyfreithlawn olynydd i 
Josepli Smitli, iic oddiar adnabyddiaetli bersonol â Bngham y 
dywediif :U/.i eie yw y dyn goreu a weiais erioed. 

Terfynaf yn awr gyùa theimladau o serch a chariad tuag 
atoch oll. Yr Arglwydd a’eli henditìiio à lioll ddyiiiuniadam 
öicli calooati mewn cyfiawnder, yw dyniuniad 

Eicli gostyngedig frawd yn efengyl Crist, 

Tiiomas Jekbm.t.. 



BDoonn SBIOÎJ. 


12 » 


TíRAÎ)V\'1vIAËTÍI YN EÎIBYN AMBHaWDWR Y 
FPHANCOD. 

'vtEw« traetliawd a gyhoeddwyd yn drtiweddar yn Brussels, 
•eyhnddir Napoleon a’i hrif gailf'ridogion o l.wer o gamwri, a’í 
blaenaf o ystyfnigrwydd a phengamrwydd iiynod ani ei ffordd 
ei liun o barthed i’r rhyfel presennol. Tybir mai y Tywysog 
Napoleon, ynghyd a rhai o hrif swyddogion yr Amherawdwr, 
yw awduron dirgelaidd y traetliawd. Dywed fod Napoleon yn 
ínynu ei ffordd ei hun er gwaethaf ei ewyrtlir Jerome, ei holl 
bertliynasau, a’i gyfeillion goreu, gan orehymyn iddynt beidio 
a’i aflonyddu mwyach â’u eynghorion. Dynoethant ei farn 
hersonol ef yn groes anghydmaro! i ryddid, a’i fod ef wedi 
cyhoeddi rhyfel yn erhyn gwerin iywodraeth, yn yr hwn y mae 
wedi taflu ymaith ei watn. 

Heblaw yr archoll a ridyry dynoetlúad anghydfod Napoleon 
a'i brif swyddogion i’w gymmeriad, mae y newyddiaduron yn 
ei gyliuddo o fod yr unig achosydd o’r ymosodiad prcsennoi 
ar y Crimea, Dywedir fod yr ho’l gynghor rhyfel cynnwysedig - 
o Gadfridogion a Llyngeswyr Prydain a Ffraine, ynghyd a’r 
Dug Cambridge a’r Tywysog Napoleon yn driieithriad, oddi- 
eithr y Cadfridog Arnaud, yn wrthwynebol ho’.lol i ymosodiad 
nr Sebastopol, ond fod yr olaf mewn ufydd-dod i’r Amherawd- 
wr wedi mynu ei ffordd ei hun. Amlyga y ffaith o fod Nap- 
oleon yn unig aciios o’r rhyfel paham y dengys y fath sèl frwd 
à myned i’r rhyfeleihun; dysgwylia y bydd i’w bresennoldeb 
ef yno gyfnerthu y milwyr i ddarostwnir Sebastopol, methiad 
o ba un a beryglai ei goreu, ac s fygythia yr Amherodraeth 
íawer mwy na hyny. Napoleon, debyg, dysgwyliwn mai yn 
ei naid olaf rliag trengu yr ennilla yntau, fe! ei dadau, y pinacl 
ucliaf, nad pa le yw hwnw! 


ANNERCHIAD YMADAIYOL YE HENURIAD WM. 
WILLES, I’R SAINT CYMREIG. 

Caerdyf, Mawrth 30, 1855. 

Y Llywydd Josés, — Anwyl Frawd yn Nghrist,— Tra ar ym- 
adael i’r hen Walia hoff, ni csgeulusaf yr adeg bresennol id.d 



DDÜOSN' SIÎ:OÜ. 


i2f> 

cich hysbysu o graulonderau y Saint Cymreig tuag ataf, canys 
eeiäiasant fy lladd à tliiriondeb yn mlmb man y bum yn eu plitli, 
ac nid digonol oeddynt ar Ityny heb anfó» eu sacthau ar fy 
„ 1 sef eu eyfraniadau haelionus o’r Ueoedd na allaswn ym- 
weled à hwynt. “ Mae yn dda i fod yn Saint y dydiliau hyn. 
O, fy mrawd, pa mor fawr fydd benditliion ein Tad nefol i’r 
brodyr a’r ehwiorydd iiyn I Ni anghofìaf byth mo eich haelioni’ 
chwi a hwytháu, — gyda dyselaerdeb yr liaul yn y ffurfafen y 
tywyna yr hnff gofiant o liono yn fy nghalon. 

Mae ynwyf y teimladau gwresocaf tuag at y brodyr Evans. 
Jones. Daniel», Griffit'-s, &e. j ac yn enw yr Arglwydd a’m 
Mheistr, dywedaf, henditliied Efe chwi â hwythau yn dra- 
gywydi. 

Pa fodd y cefnoga y byd yr haeriad ffol, — ein bod ni yn 
«bobl a hudwyd” tra y mwynhawn fendithion yr Arglwydd yn 
ein plith? Pe yr addawasid bendithion ini, a ninnau heb eu 
derbyn, iawn fyddai yr haeriadl Ond, diolcli i’n Tad nefol, y 
maent genyra, ac nyni a'u cadwn eyhyd ag y byddwn yn 
ffyddlon. 

Dywedaf, yn iacli i bawb yn awr, hyd oni gyfarfyddom etto, 
gan weddio ar i'r bendithion rhagoraf a cliyfoetliocaf i fod eicli 
rlian ddedwydd chwi, a'ch hanwyl deulu, ynghyd a’r holl Saint 
dan eieli gofal. 

Eel arferol,. ac yn barhaus, 

Wm. Willes. 


N’EWYDDION O’R RHYFEL. 

Ait noson, yr 22ain o Fawrth, ymrutlirodd y Rwsiaid allan ar 
v Ffraneod, pan o dan furiau Sebastopol yn ceisio ymosod ar y 
Ue. Rlioddwyd Sebastopol ar dàn mewn dau fan, a gyrwyd y 
ltwsiaid yn ol gyda cholled o í,OUO o wyr. Collodd y Ffrancod 
«00. a’r Saeson rai swyddogion. Teimlir y golled yn fawr, gan 
na lwyddwyd ond i yrn y gelyn yn ol, yr hwn a ddengys ben- 
derfrniad ystyfnig a diysgog am oruehafiaeth. liyd y nod tu 
alian i’w gadarn-le, trwy enniU tir ar ein gwrth-gloddiau, ad- 
eiladu tŵr niweidioi, a chioddiau, yn cynnwys lü o wyr y 
rhyeh-ddryllian (rijìe menj yn mhob clawdd. Deugys yr Am- 
herawdwr Alesander II, fel ei dad o'i tìaen, i lysoedd Ewrop, 



rDGOSH SEIOH. 


127 

awj’iij am heddwch; profa liyny yn ei wlad ei hun trrry osoù 
yr Oflèiriaid i annog eu praidd i ymladd dros y iawn grefydd, 
acargr.affu ar eu meddyliau mai y rhyfel bresenno! y w rhyfei 
gyntefig “Tywysog y tywyllwch yn erbyn teyrnas Crist.” 
Gosododd fyddin o 150,000 o wyr yn nhaleithiau V Baltic, a 
danfbnodd adgyfnerthiad o 30,000 o wyr i Sebastopol a’i ctirlch- 
oedd. Mewn gair, nid oes un civr o holl gyffiniau helaethiou 
Hwsia heb fod parotoadau yniegij'íol ynddyut gogyfer â’r 
gwaetbaf yn y dyfodol. Mao cenadon Rwsia a’r gwledydd unoì 
wed; metnu dyfod i ammodau heddyclilawn, yn Vienr.ii. ]]e yr 
arosant yn bresennol arn gyfarwyddiudau helaetbacli oddiwrtli 
eu gwahanol Iywodraetliau. Awgrymir am wneutluir am- 
modau mwy cymmeradwy i Bwsia, na dadymchweliad Sebaŵ- 
tnpol, a lleiliâd ei nertb liyngesol yn y Môr l)u. 


SYRTIIIAD BABILON ! 

Pa betii yw’r sŵn a glywir ’nawr ? 

Mae Babel fawr yn gwaeddi, — 

Mae fel pe bae ar waed y Saint 
Yn hollol wedi meddwi;. 

Nid yw ei gwyebderhi yn awr, 

Yn cuddio ei haflendid, 

Mae dydd ei dial hi gerllaw, 

Hi syrtli - a bytli ni chyfyd. 

Hi fydd pryd hyny ’n drigfa flin, 

I bob aderyn aflan, 

Rliaid iddi ddrachtio er ei gwae 
O’i chwppan drwg ei hunan ! 

Am hyn, diolchwn anwyl Saint, 

Fod gei.ym fan diogel, 

Lle gailom fyw bob un mewn liedd, 

Tra siglir seiliau Babel. 

Ahertawy. Marsaeet IIarìíií, 


AMRYWIAETHAÜ, &e. 

PASiwrd yn y Senedd fod y liywodraeth Americanaidd i roi 
äwy filiwn a lianner o ddolars, a 3,000 o wyr i ryfela yn erbya 



ODOOSIN ÎEIOÎÎ. 


12S 

yr tuiHaìd sydd ar limau yr afon ülissouri a’i elieìncìau; eìtllt' 
iiyderir nachjmmeradwyir ino y fath lieth yn y Tŷ arall. P± 
’.iu bynait a’i cauad y fford.l yna i yrnîudo í Seion a wnaiff ein 
yulyMÌon dr.cy ffraeo à’r IinUaíd ai nadc, dinu nad yw cauad 
nn ond atroriad dwy a dewisiad o <ldeg o ffyrdd gan y l)uw 
niawr i gwblhau ei amcanion, fel y pwelir wrtli a pardyni — 
Rheilffordd wedi ei chwblhau rliwnp y Mór VVervdda'r Môr 
Tawel, dros wddfdir Panama, yr hon a glud» fudoüon laenn 
yeliydig oriau o fòr hyd Sôr. 


tlYI.EOÎON \ M l.YfUAI! /ilt Y GW \H tNOL G YNN •U)LKT)D\Ü, AM 
Y tHWAItreit YN TERFYNU, JtAWÌtlll. 31, 1855. 

Dwyreiuiol MorganWg. £ 173 I9s 1 1 c ; Gorllewiti Morganwg, 
£.31 lOs 3c; Sir í'ynwy, £!Ì0 I ôs 7 .] c ; Sir Frycheiniog. 
£9 15s 6^c; Llaneìli, £tìl IB 8ic; Caerfyrddin. £32 lOs ll|ci 
Sir Aeherteifi, £16 I7s 7c; Sir Feirionydd, £ 13 Ss 5Ic; Sir 
Fflint, £20 19 I J ; Dyffryn Conwy, .£13 ls 9 í e ; Sir Ddinbych, 
£19 I7s 6JC; Sir Fôn, £18 Ss 1 1 c ; Penfro Ogleddol, 
.£7 !2s 1 1 4 ‘C ; Penfro Ddebeuol, lOs 3;C; Cangen Gymraeg 
Liyerpool, £3 1 1 s 4c ; Swyddfa Liveipool, £1 4s 4e; Sir Hen- 
ffordd, £4 8s 7e.— Cyfanswni, £593 7s I0|c. — Y gwallau i’w 
gwella. 


Dl'.tti'.TMADAtl aM Lyfuau o MawuTH 24 HYO EniitLL 12. 
— Jonatlian Ellis. £l ISe; Jolm l)avies, 15s; G. W. Davies, 
£7 !4s 10Ci GrifHd: Roberts, £1 lOs. 

Metliwyd cael lle yn y rhifyn liwn i’r daflen. yr hon sydd 
yn cynnwys enwau a plirisiau yr hoìl lyfrau ar iaw, ond caiff 
ymddangos yn ein nesaf. 

*.* Anfoner pob llythyrau, yn eytmwys eircltion a tliaHŵduu 
; Ctftf. Junes, “ Udgorn tíeiori’ Office. Swansea. 


C Y S-N W Y.S I A p. 


fcrliílifiíwih 2 tefvddoI a’i effeìiliisn lji 

Lvnitn;ii»fa Dvfl'rvn l oirn y I lö 

<ìulys»vd(Iiavlh — Yr Yml'iuliad Kleni r >0 

AniuTchiail Ymadawol y Llyw\dd Tliomas Jeiemy |2t 

l’radwrtaeth yn erhjn Amerawilwr y Fiiancod | 25 

Aiiuerchrad yiuadawol yr Heuuriad Wm. WMIis 1*25 

Newyddion «’r Rhyfel 12tí 

Syriluad lîabiloti 1^7 

Amiywiaethau, &c.... 12? 


A B E R T A W Y : 

)»H«R*in\ VB A CHY nOBHDW YD CAN D. 




NSU 


.ŵcrnt m ŵamt. 


llüri'. *.] EBRILL 28, 1855. '{'CyI'. VIII. 


T BEIBL_?WT a saif "wrtiio ? 

(AUan o'r Smn Ftancüco “ Chronicle.”) 

“ GotYR ydiîios T Cronícl”— Pwysigrwyiîd y pwns yẃiyonig 
•çsgiis am gynnyg tnspasiad ychwatregol ar eich colofnau. ao 
ar sylw y cyhoedd trwy y wasg. Dymunaf roddi apeliad 
?wvsig at fy nghyd-ddinaíyddion ar ran y Bdihl; i ddal fy 
nhystiolaeth yn ostyngediy, neu i ardystio yn erhyn y rhyfyg 
a’r anffyddiaeth a arddangOBÎr o dan y ffug-enw o “ Gristion- 
ogrwydd.” 

Wrtli farnu oddiwrth rediad eyŵedinol y wasg a’r pwlpud, 
dangys yn broladwy fod gwyrdroad gẁreiddiol a disymmwth 
ar waith yn bresennol trwy ein gwlad, ac, mi a alláf ddywedyd, 
trwy vt lioli fyd 'Protestanaidd— byd y Beiblau. Àm ryw dair 
canrif, mae y Beibl wedi ei gyhoeddi a’i lròni, gan y byd Pro- 
testanaidd o leiaf, fel safon gwirionedd moesol ac athrawiaethol 
— portread cyfraith a gwareiAd-dra. Ystyriwyd ei Batriarch- 
iaid. ei Brophwydi, ei Ildeddfroddwyr, ei Feirdd, a’i Apostol- 
ion niegys “tadau y tfyddloniaid”— esiatnplnu o burdeb, rhin- 
wedd, doethiueb, gwirionedd, a goleuni. 

Eitlir yn nwr, yn ddisymmwth, “ dacw gyfnew idiad yn dyfod 
dro» ysbryd eu breuddwyd.” Fe aeth canmoliaeth yn <*g, 
eariad yn gasineb, parchedìgrwydd i adgasrwydd a llidiog- 
rwydd. Ymferwa y fynwcs chwyddedig megys mynydd « 
sláu mewrnd. Ymhollta o’r diwedd mewn taranau dychrytr 
b [L’uis t<7. 



CDGOEN SílOS. 


Î30 

llyd, ac ymarllwysa drwy gyfrwnjj y wasg a'r pwlpud, m*w5- 
brawddegau cyffelyb i’r rhai canlynul, cyfeiriedig ;rt y Beibl, eí 
egwyddorion a’i nodweddau santeiddiaf— 11 Ofergoeledd henaf- 
iaethol,” ‘ gweddillion yr oesoedd tywyìl,” “ honiadau fEaidd," 
“ athrawiaei.lian atgas,” “egwyddorion anfoesol a pheryglue.” 
“ rheolau anynol a gwarthus,” “eyfreithiau aneglur,” “ sefyd- 
liaiau oes anwybodus,” “ arddaugosiadau o gand-nos moesol- 
deb,” “ oesau y cyfnos,” patriarchiaid barbaraidd,’’ “ prophwydí 
tywyll,” “yr Iesu yn y cyfnoa,” (yn beiddio anrhydeddu, eym- 
meradwyo, a bytlioli cyfammodau ei dadau ty wyll a ffiaidd, 
Abraham, Isaae, a Jacob,) “ Apostolion anwybodus ac ofer- 
goelus” (a ddysgent y bobl i ymfabwysiadu i’r un teulu a 
ehyfammod Abrahamaidd, *c a addawent iddynt etifeddiaeth 
o’r un addewidion), “ Apostolion drygionus” (a feiddiant ddy- 
wedyd vrrth y bobl mai yr unig denlu yn mha un y bendithir 
yr holl genedloedd oedd teulu Abraham, ac mai yr unig gyf- 
annnod tragywyddol o iachawdwriaeth oedd yr un addadgudd- 
iwyd i Abraham, a «dnewyddwyd i Isaae, a gadarnhawyd i 
Jauob, a adferwyd ac n estynwy# i’r hoìl genedloedd gan Ieeu 
Grist, “ fel y byddo y cenedloedd yr, gyd etifeddion” i’r cyfam- 
tuodana’r sefydlináau Abrabamaidd, 

Acbau “ ty wyll, «nwybodus, gwael, ae ofergoelus” o Batri- 
arehiaid, Prophwydi, Apostolion, a Saint, y rliai (fel Mormon a 
Joseph 8mith) aefelycbant yr athrawiaetliau o ddadguddiadau 
newyddion, prophwydoliaethau, gweledigaethau, gweinidogaeth 
angy lion , ae liy sbysiadau y sbrydol I Hawy r, yr oeddent oll y u 
“ Formoniaid” — dim ond “ Mormoniaid!” 

Ceir fod y Beibl yn lyfr “ Mormonaidd” yn gyfangwbl. Ei 
addysgiartau nioesol, ei gyfreithiau priodasol, ei sefydliadau 
duwinyddol, ei fedydd er maddeuant pechodau, ei ddawn yr 
Ysbryd Glâu tü’wy arddodiad dwyiaw, ei ddouiau ysbrydol, 
ei swyddau— y eyían oli. oeddynt yr un nifer o ddangosiadau 
yr egwyddurion a adnabyddir yn awr feì “ Mormoniaeth ” Ei 
reolau a’i nodweddau.ei gyfammodau a’i ítddewidion, eiordin- 
hadau a’i ysbryd ydynty darluniau, Joseph Smith yw yr Ad- 
ferydd a’r Pen-gelfyddydydd sydd wedi gosod sylfaen yradeilad 
presennol, ae wedi cyd goli y goruwch-adeilad inor gyd- 
fesurol, fel nad cynt y gosodir y goron-gareg ar ben y gongl, y 
gwel yr holl î’eibl-gredwyr fod yr adeiladau presennol » 


CDGORN SEION. 


Í3' 1 

ẅyîitefig yn ymiîebygoli yn mhob rhan, ac y mae y ddau yn ol 
■'y cynllun” a ddadgu ldivryd yn y gweledigaetliau nefolaidd. 

Oml ymddengys y sefydliadau presennol o ddyno! darddiad 
yn unig. pan eu cymharir à'r '‘cynllun.” yn afluniaidd chwith- 
ig, ac yn annhebyg iawn. I)yma achosiad y gwyrdroadau 
disymmwth y cyfeiriwn atynt. Ymddengys fod y pwnc yn awr 
wedi ei roddi i fy ny, fod Eglwys Saint yr oes hon y r uu fath á'r 
un gyntefig; fod yn rhaid i egwyddorion y ddwy naill ai cyd- 
sefyll neu gyd-gwyinpo; neu, mewn geiriau ereill, fod y Beihl 
a Llyfr Mormon yn un, ac yn anymranedig. Gwrthdarawa y 
grefydd Feiblaidd, yr hon a sdferwyd gan Bropliwyd ac 
Apostol presennol, yn erbyn coel grefyddau a arferion Groeg- 
aidd a Rhufeinig, adrosglwyddwyd i lawr o dan y ffug enw c 
Gristionogrwydd, a’r mil o luniau analluog a impir arnynt 
mewu amserau agosach i’r presennoi. O ganlyniad, y mae 
Mormoniaeth yn gyru yr oes bresemiol i’r anghenrlieidrwydd 
anhebgorol o naili ai gwrthod y i'eibl ar y naill law, neu ym • 
wrthod a’u credöau sectaraidd a’u setydliadau dynol, afynwes- 
ent cyhyd, ar y llaw arall. 

Ddarllenydd! pa ochr a gymmeri? Dewis di y dydd liwn- 
pwy a wasanaethi. 

Os mai Duw Abraiiam, Isaac, a Jacob sydil yn Dduw, 
addolwch Ef, — os mai Duw y lluniau analiuog a’r pleidiau ym- 
rafaelgar yr amserau hyn sydd Dduw, addolwch ef. Mae y 
ddau allu yn crynhoi eu nherthoedd, ac y maent ar fedr mesur 
eu grym cyn hir. Y mae pob peth a ellir eu siglo ar gael eu 
siglo. Yr hyn nas gellir ei siglo yn unig a erys. 

Eitlir myfi, a’m tŷ, a wasanaethwn Dduw Abraliam a neb 
aralL Efe yw ein Duw ni, a Thad ein Ilarglwydd Iesu Grist. 
Yrwyf yn caru a pharchu y Patriarchiaid a’r Rrophwydi, ac 
yn maethn cyfammodau ac addewidion y teiiyngiaid cyntefig; 
ymliyfrydaf yn ngorchymyaion Iachawdwr adgyfodedig, yr 
hwn yw fy Mrenin, yr hwn sydd ganddo hob gallu yn y nef ae 
ar y ddaear. Am obaith o gyflawniad y cyfammodau a’r add- 
ewidion a wnaed i’r tadau y gelwir Saint y Dyddiau Diwddaf 
i arholiad, er tnwyn pa obaitli eu cyhuddir gan y “ Cenedloedd.” 
Cyfaddefwn mai yn ol y dull a elwir yn “ Formoniaeth,” felly y 
gwasanaethwn ni Dduw ein tadau, gan gredu yn yr holl bethau. 
a. ysgrifenwyd gan y Prophwydi a’r Apostolion. 



cr>GOKN nrojr. 


123 

Gwylia, 0 dilyn! gwylia rliag y rhai, yn yr amseran hyrr, .* 
honant fwy o oleuni efengyiaidil, guybodaeth ysbryflol, mwy </ 
rinwedd a phnrdeb nag Abraluim ü'yddlon, neu Fab Onw. 

Canys. gwybydd yn sicr, hvrynt-hwy yw yr “ ysgrifenydd- 
ion, Fiiariseaid, rhagrithwyr” o'r hiliogaeth. • Cyfanmtod 
tragywyddol,” neu efengyl, sytìd rhy auniehnnadwy t u gy t- , 
«ewid, neu ei wella. gatt welbadau yr ces bresennol. 

Yreitldoeh ytt barehns, 

P. P. Pratt. 

,A «y3etrttuj-d' “ttn Wn». I.- \t 1 S 


YMl)I>VI>I).\:í BIIWSG SECTYDD'iYR, moiîmoniad, 
AC ANFFYDÜIWIi. 

S E'. r v íi nu ît. — \YeI Mr, Mormonîad, a ydych ýn parhauytr 
eich hen brofies o îetltìu gaìlu gwyrtiiiol, os ydycit, carwa gaeì 
eitbaf botldlonrwytld genycit ar y maíer ; bid siwr, fii lydtiai yn 
orchest gettych wneyd un wyrth fach er argyhoeddiad enaid 
jfwerthfawr,— ehwi a atlu ch ei gwneyd mae’n debyg? (Dvna 
oetld eyfiireliiiid arwydd-geisiwr y n- ei siop pan y digwyddodtf 
Slormonind fyned yno ar fusnss.) 

Mormoniatl, — (Yn dawel megys pe ofnai) — Na ailaf íî yrr 
siwr. syr. 

S.— (Gan rwbio ei ddwyîaw, gyda gwèn wawdns)— Mao eicls 
brodyr yn dweyd y galiant hwr eu gwneyd. ottid ydvnt ? 

M.— Ni ehty wais i uu o honynt yn dẅeyd hyny, ac nid wyf 
yn credu y gall utt o bonynt eu gwneyd ycliwaith. 

S,— Ila, ha! yr ydych wedi newid eich barn eisoes! Yr 
oedd yr heu aposfoîion yit eu gwnettthur, heblaw proöesu, 
hyny; ac etto, protîeswcb eìtwi fod yr un gallu yn ..weitliredu 
Mt eich lí! gl'wys yn awr í'eì «ynt. ac yr ydych yn tiyuedytl ar 
yr un pryd nad ytîych ytt credu r galf tttt o honoch chwi iacltáu 
hyd y nod un claf, — y iatit ádwlni bitl síur! 

M. — Mae mwy o anglirediniaefh ynwyf na hyna etto. — ni 
cltredaf ychwaith i an o’r apostotion gynt hyd y nod iaehiu; 
b i elaf ! 

Anftyddiwr.- I)a y dv wedasoeh, ni el.redaf innau i lesut 
Gi ist. apisstni, rt:t gwyrllt l'odoli erioed. 

í>„ -J'yma Fo mon etto, wedi gorfod troi at anffyddraetl* u> 



«1)CK0K SEIOS. 


133 

.nern'ydil fy rliesymau anoebe!a<ì» y i; g-well i chwi daflu eich 
üiarfau i l.iwr ac yir.uno :î ni. 

M,— Pa un ai yr aposíoiion eu hunain oedd yn iachâu y 
cleifîon, ynteiti Daw drwyiliiynt? os mai bwy eu humtin, liwy 
a wnaettunit hyny yn eu gallu eu hunain; os tr.ai dtwy allu 
Duw.ynit tsid hwy ond I)aw a’u gwnaeth. 

S. — (Wedi troi ei wêu a 'ffromi) — Nid oeddwn yú meddwl 
fel arall wrth bob rheswm ; dal ar air yr ydych rhag ìnyned 
i’r fajtl. 

M, — Dweyd un peth a raethlwì ]ieth arall yw nn o’ch prif 
nodwedilan, taae’n wir, ni ddysgwyiiais gyfnewidiad yn eich 
arferiad. I’e dywedaswn mai nyni sydd ytt iaciiàu y cleif.oi , 
buHSwn yn y faglfel chwithau. 

S. — WeU a ytlyw Duw yn iachâu cleifion trsry eich gwein- 
yddiad yn ei etvw, ynte ? neu a allwch chwi roddi praw f 
diammhecitìl i tni fod y fath beth yn caesei wrîeyd yn y dyddiau 
3iyu? Dyna, ni ddiangwch yn awr. 

M. — Wel. wel î yr ydych wedi newúd eich barn eisoesí Nos 
S.ul diweddaf y pregetiiodd eich gweinidog ar hoilalluawH- 
rwydd ae aRjhyfnewidioiilpb y Duw raawr; nos Lun y gwedd 
iasoch chwitlrau ar yr Arglwydd dros eich brawd cystuddiol ; 
a ydyw eieh brodyr yn pnrliau i gredu íbd Duw yn hollalluog 
ac angltyfnewidiol ; yn siwr, näd yw Efe wedi cyfnewid eisoes; 
y mae Efe yn wrandawr gweddi, onid ydy w ; beth ineddwch, 
a atebwyd eich gweddi nos Lun? 

S. — 0,1'e, gweddio ar ran yr enaid anfarwol wnaetliym i; y 
mae Dow yn rhoi gras yn y galon ntewn atebiad i w'eddi daor; 
«redaf hyny, ond nid yn rh«d H ieciiyd corfiorol trwy osod 
dwyiaw ar l>enaii dynio-i. a rhwbie oiew ar' hyd ddynt. a’r fath 
'betbau ahyna. 6ydd we li darfod or vs Hawer dy-dd, yr hyn a 
brofìr trwy y ffeitbiau nnd wyf fi yn gweled neb yn cael liyny, 
oml y« unig eieh ciy wcd e'iwi yti tystío fod r.hai y n eich hegl wys 
chwi wetìt ei gael. Yn a-wr, gofynaf am amlygrwydd ac 
effeithiau gwyrthian y dyddiau presennol, eyn y eredaf yn 
snodoldeb y eyfryw allu. ac yn nwyfoldeb eich heglwys. 

M. — Yr ydyeh yn crydu y dylai fod fTeithiau anslwg heblaw 
ìysfiehieth i argyhoaddi dyn. o fsdoldeb gwyrth, er nad wyf i 
■ya gweled fell-y. 

íGao siglo ei ben') — O y dwyf,. a dim heb hyny i 



134 


FDGORS 8EICS. 


M. — Yr ydjrch yn dyst. Mr. Anffyddiwr, o’i ddywedîad. 

A. — Ydwyf. [Gan na phleiiiiai yr ArifTyddiwr yr un »’r 
ddwy ocbr, cytunasant iddo fod yn farnwr rhyngddynt.] 

S. — Yn awr, Mr. Mormon, a oes rhywun neu rywrai yn eich 
heglwys wediderbyn isehâd trwy alluDuw? 

M. — Oss. 

s. — lë, a welodd rhywun hyny heblaw y Mormonraid. 

M. — Do, y mae tudalenau ein cyhoeddiadau eglwysit: 
yn Gymraeg a Saesneg yn frith o lythyron oddiwrth y Saint o 
wahanol lefydd, yn tystio am iachâd trwy alln Duw, ac enwais 
tystion yn, ae allani o’r eglwys yn gyssylltiedig. Masyper- 
sonau hyny yn fyw, agellir siarad â hwy pan y mynoch. 

S — Pw, pw! eich cyhoeddiadau ehwi sydd yn dweyd hyny, 
pwy ddysgwylia yn amgenach? 

M. — Pe dywedasai ein eyboeddiadau anwiredd, bnasai yr 
holl gymydogaethau lie y dywedant i’r iaehâd clefydau ddyg- 
wydd wedi anfoo yn ol a’u gwrthwynehu ; ond beth am hyny, 
derbyniais iachâd fy hunan trwy alln goruwch natnriol, yn y 
gweinyddiad o’r ordinhâd o osodiad dwylaw ae eneinniad ag 
elew, a thrwy weddi y ffydd, ac y maedegau yn tystio yr un 
pethau yn wythnosol yn ein cyfarfodydd Saint. A ellweh chwj 
eu hammheu? 

Brawd Mormonaidd arall,— Yr wyf innau yn dyst o hrna 
hefyd. 

S.— Nis gaìlaf eu credu hwy na chwithnu; nid gwyrthiam 
o’r fath yrra yn unig a wnaetli Crist, ond Efe a agorodd Irgaid 
y deillion a ehlustiau byddariaid, rhydhaodd dafod y nitidan, a 
gwnaeth i’r cloff gerdded, a Ilawer o wyrthiau eyhoeddus o'r 
natur yna. Yr oedd r dall yn medru g" eled, a’r byddar 
glywed yn dystiolaetîs ymìdo ei hun. Yr un effaith gafodd 
ilefariad y mudan, a cherddediad y cloíf er gorfodi pawb a’u 
hadnahuasant yn flaenorol i gredu. A gyflawnwyd hyny yn 
eich heglwys chwi? 

M. — Do, mae y dall wedi dyfod i weled, y hyddar i glywed, 
y mudan i lefaru, a'r cJoff i gerdded. Clywais y mudan hwnw' 
yn tystiolaethu am y fendith oruwch naturiol a dderbyniodd. 

S. — Ië, dynahi! yn Nghasnewydù, yn Bristau, ae yn mholí 
ìnan ond yma lle gwelwyf i! 

Barmrr.- Cliwareu teg i’r Mormon, gofynaf i ehwithau ar yr 



'ÎJDGORN 8E10N. 


135 


<an tir ag y gofynwch iddo yntau, — Tn mha le y cyflawnwyd y 
gwyrthia* a gredwch chwi ynddynt? 

S. — (Yn ddifias iawn) — Tn, ae oddiamgylch Judea. 

B. — Mae hyny lawer iawn yn mhellaeh nâ Chasnewydd na 
Bristau! Pwy a glywsochchwi yn tystioam danynt? 

S. — Ni chlywais i neb. 

B. — A welsoch chwi un o’r rhai hyny a iachawyd? 

S. — Xa «elais i. 

B,— Wel, yn enw pob rheswm, pa sail sydd i’eh crediniaeth 
•ynddynt? 

S. — Maent yn ysgrifenedig yn y Testament Newydd. 

B. — Mae gwyrthian eglwys y Mormoniaid yn ysgrifenedig 
•iiefyd; pe le mae y tystion a ysgrifenodd liunes y gwyrthiau a 
gredweh chwi ynddynt? 

S. — Maent wedi marw ! 

B. — Wei, hawyr bach, nis gwn pa fodd y dealiaf chwi, gan 
yr anghredwcii hanes gwyrthiau presennoì, a'r tystion a'u 
gwelodd ac a'u teimlodd hwynt; yr ydych yn credu yn ysgrif- 
eniadau tystion meirwon, heb sicrwydd nad ffug ehwediau 
ydynt o eiddo un arail, ac etto dywedasoch y dylasai fod 
ffeithiau amìwg hehlaw tyetiolaeíli i argyhoeddi dyn o fodoldeb 
gwyrth! Ymddençys i rni pe y rhodiai gwr cloff' y deml, fel y 
galweh ef, o'ch blaen, gan dystio ei iachâd, na chredech ef, neu 
-ehwi a g’edechy dyaion hyn wrth bob rheswm, pe byddech yn 
gyfiawn. Nid wyf i yn credu yr un o honoeh hyd yn hyn; ond 
gwell fyddai genyf gredu y Mormoniaid nâ chivi beth bynag, 
gan eu bod hwy a'u eymydogion eyfeiriedig yn fyw, ynghyd â'r 
dynion aiachawyd, pa r«i sydd yn p«rhau i dystio yr un peth, 
a gellir ymholi i wirionedd y dy.gwyddiadau. Hollol groes yw 
eich sefyllfn chwi. Os eondemnìweh dystiolaeth y dynion hyn, 
a’r hanesion cyfeiriedíg, condeinniwch y Testament Newydd 
liefyd, neu treiwch ffordd welt i brofi dwyfoldeb crefydd. 

(Tw barhau.J 


AML-WREIGIAETH YN UTAH. 

(O'r “ J\ 7 ew Yorh Everin(j Mirror ,” Chuef 20, 1855.) 

Gan fod Aml-wreigiaeth yn “sefydliad cartrefol” nis gallwn 
weled gyda pha gyssondeb y gwna y Deheuwyr ac Undcb-gyn- 


ì'ó'6 


B±>6GÄH S-MíON. 


salwyr ymyraeth ag<ef. Am y lleill.os prÎ9Ìa y brawcí Jóht* 
Taylor dystiolaeth “ Cenedl ddyn,” g-a41 gael ein ìteiiddo ni, foá 
Brighani Young yn foneddwr trwyadl, cymmwynasgar a char- 
edig i ymfudwyr, hyd y nod pan yn wisgedig, fel yr oeddem 
ni, mcwn flfwstian* a<c yn galw heibio iddo, fel y galwasom ni^ 
yn hollol ddieithr-ddyn, heb un arweÌBiatî i mewB gaa Formori 
na Chened^ddyn. Yn ystod y tair wythnos o*n harosiad yri 
îsinas y Llyn Halen Mawr, gwelsom fwy o drefnusrwydd, 
diwydrwydd, a gweddehíd-dFa nac a welsor» mewn un mat y. 
arall yn y byd, ac y mac yr ysgrifemdd o hyn wedi gweled 
ychydig o’r beHen feclian hon- hefyd. Beiddi wn haern. ac heri wit- 
wrthbrofiad, na clieir gwladwyr mwy heddyshiawn. trefnus, a. 
diwyd, yn cadw v gyfraith yn weM na phreswylwyr Desarct. r* 
dyrnunem i bawb iawn ddeaM nad ydym yn* adnab»xì un enaid 
yn eu plith, ac nad oes genym» ronyn o gyd-yindeimlad â’u, 
crefydd na’u, sçfydliad amlwreigaîdd. 


UDGOBN SE'1 0 N, 

* IV 

àn'tn p gainu 

))\'DD SADWlîN, EBEILL 28, 1853. 

Y Doaul yn Abertawt. — Hysbys yw weiẅian, ond odid,. ì 
(Warllenwyr yr Udgokn, ein bod ni weiii eael ein lierrio gasi! 
ddieithryn, yr hwn a,ddaeth i’r dref hon i ddnilithio yn er'oyn, 
“ Mormoniaeth,” i dcladlu ag ef; feysbye yw i’r eyhoedd hefyd- 
ddarfod i ni wrtiiod ynagecrii ag ef, a ebyhueddi idiai o’a rhes- 
ymau dros beidio ymwneyd dit» ag ef, sef, o herwydd yj ys" 
tyriem ein erefydd yn rhy fewysig ac anrhydeddus i gaeì’ eì. 
dirmygu gan y fatii un digymmeriad ag y profwyd ein herriwr,. 
a chyn hyn cyfaddefa. pob dynion rhesymol ag yr ymddydd- 
anascm â hwynt ar y pwnc, lieb eithrio ei brỳ' rirfìieffwyi «J' e* 
iun, ein bod wedi ymddwyn rnewn doethineh ao yn anrli ydeddii?., 
ì’n crefydd drwy siletit contempt. Ar yr nn pryd cylioeddasoir^ 
m ei.ir Hysbysiadau (hmìd-Lil/s) “Na ■withodeai feiddiad i a»ì-. 




tlDGuRN 6 K I Olt. 


137 


Ädiffyn uii ao oll o'n hegwyddonon yn ngwyneh un ao oll o 
‘Barohedig weinidogion yr et'engyl' yn Abertawy, a gef'nogaait 
yr herriwr. yr Ysgrythyrau Santaidd yn ol cyfieithiad Iago, 1,. 
a’n llyíran awdurdodol ein hunain i fod yr unig safon, gan 
honi yr un liawl i brofi honiadau ein gwrth ddadleuwr yn ol 
yr un safon.” Dyna oedd ein hatebiad, ao yn ganlynol i hyn 
hysbyswyd ni fod y Parchedig C. Short yaeiü herrio i ddadlu 
ug ef ar y gosodiadau canlynol : — 

“ 1. Marnioniaeth yn dwyllodrus yn ei thurddisd. 

“ 2. Yn gableddus yn ei liopiniynau. 

”3. Yn anfoesol yn ei hymarferiadau ” 

Gwrthodasom yr ucliod o herwyddeu haneglurdeb, se fmt 
yn anilwg i ni inai yr amcan oedil defnyddio y dosparlh o 
hrawfiadau y gwrtlio'dasom ymgeoru â iiwynt yn flaenotol. seti. 
Uysnafedd a oliam gyhuddiadau gelynion g ac mae genym 
hedwar o dystion a’n clyw : saut yn dweyd wrth ddirprwywyr 
Mr. Short ar y 3ydd o Eorill fod ein cylioeddiadau hlaeuorol 
yn ein galw i gyoliwyn i Liyerponl dranoeth. i gyfarwyddo dres. 
ddau cant o yinfudwyr Cymreig ar y llong, &c.. — ein clywed 
yn gwrthwl ya bendant i ddadleu ar y gosodiadau. ucliod. ae i 
glywed Mr. G. P. Evans, dros y dirprwywyr, yn cyd-synied â 
ni drwy ddweyd wrth ymadael “ Na ellid gwnej’d un diin hyd 
nes y dyehwelem ni ar yr 22ain, uo yna i gy.farfud Mr. Short i. 
benderfynu pyneiau y ddaâl.” Dyna oedd unig ganlynia . 
ymweiiad â ni. 

Wedi dyohweiyd, ymgyfarfuasom â Mr Short a’i Cominiuee, 
TJun. Ehriil 2 lain. ao er ein syndod iiiawr deallasom wrtli llr. 
Short fod ei gtmadon w.edi ei iiyshysu ddîtrfod i ni addaw 
dadleu ar y pynoiau ìTiag-grybwylledig. a ehasalo.ld dau «. 
honyrit, yn wyddfodol, wynebgaledwch i liaerii iddynt ddeali. 
fell» ! Pai'öiid hyn gryn gyfnewiiiiad mewn potlian, Diullen- 
as*m yr egwyddorion sylfaenol a ganlyn ger gwydd Mr. Sliort, 
eitlir iiitl arosai i’w clywed- oll, aeth yaiaitli ar ffrwst er yr oll 
a aUem ni a’i gyfeillion grei'u arno i aros, allan yr aetli, a’r gair 
olaf a glywsom o’i enau oedd, " Etalìai eieii bod chwi eisien yr 
TJrim a’r Ttiumim ar eioli trwyn cyn y gwelwoh!” B_th fedd- 
ylia y darllenydd o ddyn a hroffesa fod yn “ weinidog efengyl'’ 
a-g a all wawdio a oliablu petli mor santaidd a ehyssogredig »g 
y w yr “ Urin). a’r TUuujim,” dr#y yr hwn otferya y dmlgmWifti: 



138 


UDGORN SEION. 


vr Arÿlwydd ei ewyllj-s i’w bobl gynt ? Etto ityma’r fath uk 
yw oin jtwrthwynebwr. 

Darllunaiom y (rosodiadiadau canlynal i’r Cowmittte, a 
chrefasom ar i Mr. Short i ymddadleu arnynt, eithr yn ofer; 
wedi ei r-nt ef, dilynodd ei Gommittec, gan (idweyd na feddent 
lmwl i dilerbyn y cvnnyg. Dywedodd dau o honom yn bendant 
ddarfod i ni wrthod y gosodiadau cyntaf ar y dechreu, a chyn- 
nygiasom brawíìadau ychwanegdl o’r un peth; er hyny oll, ac 
er i ni eu hysbysu y cyhoeddem hyny oll ii’r byd, rhuthrasant 
allan, gan eiu gadael yn yr ystafell. 

A ganlyn sydd yn gopi oywir o’r gosodiadau rhag-grybwyll- 
edig:— 

I. A y w ffydd, edifeirwch, a bedydd ef. maddeuant pechodau 
yn hanfodol er iachawdwriaeth? 

8. A y w pregethwyr y Bedyddwyr yn “ weinidogion yr 
efengyl ?” 

3. A yw apostolion a phrophwyRi, ynghyd â doniau yr Ys- 
bryd Glân yn hanfodol i fodoldeb eglwys Crist ar y ddaear ? 

4. A yw atbrawiaethau, ordinhadau, a cborffoliad eglwys y 
Bedyddwyr yn gyfunol â chynllun y Testament Newydd ? 

ä. A gynnwysa yr ysgrythyrau brophwydoliaethau y dargair- 
fyddid oracl cyssegredig, ac a gyflawnir y cyfry w yn nyfodiad 
I.lyf'r Mormon? 

6. A gymmeradwya yr ysgrythyrau amlwreigiaath? 

7. Y Duwdod : — A yw y Tad ;í.’r Máb yn bersonau gwa- 
hanedig? 

Geilw ein gwrthwynebwyr yr egwyddorion sylfaenol hyn yn 
bethmi dibwys ac anmherthynol i “ Fornioniaeth,” eithr profa 
liyny eu hanwyhodaeth o ba beth yw Mormoniaeth, ao y mae 
■ eu livmddyg.iad yn ngwyneb y .ffaith wedi ein gorfodi i gredu 
mai cliwilio .am ddrws cefn i lithro allan y maent, ac lieb 
ddigon o d.lynoliaeth i gyfaddef eu dyUen. 

Cyimwysa yr udiod brif hynciau Mormoniaeth yn ol a 
ddeollwn ni — nidydym yn osgoi un, na wnawn, nac amlwreig- 
iueth, Jflyfr Mormon, y Duw a addolwn, nac unrhyw arthygl 
. arall o'n ered» ; eithrparod yilym i amddiffyn un ac oll rliaa- 
. un ncu yr oll a nodasom yn ein hysbysiadau tra Ysbryd 
: {{.wii'iuucdd a'n cynnalio. 



UDGORN SETOîî. 


139 


íGAN I 3IR. 6II0RT WRTBOD IIN CYFARFOD FEL'LY MF.WN DÀDL 

Traddodir darlithiau;ftr y pynciau a gynnygiwyd yn destunau 
dadl i’n gwrthwyn«bwyr, yn Neuadd y Saint, Heol Orang f -* 
Abertawy, i ddechreu nos Wener,Ebríll 27, 29, 30, Mai I, 3, <* 
a’r 7, i ddechreu am hanner awr wedi saith yn yr hwyr, yn 
ganlynol. yn ol fel eu henwir. Mynediad i mewn trwy doeynau 
3c. yr un. neu ls. am yr holl ddarlithiau. Nos Suliau am f> o’r 
gloch yr hwyr, yn rhâd. 

l)yma yw y desgrifiad gwirionedddlaf a allwn roddi o sefyllfa 
a hanes yr ymgyrch dadleuol-hyd yn hyn, ac os tarddn o hono 
etto unrhrw ddyddordeb i’n darllenwyr. bydd iddynt roesaw o 
hono. Dibyna yr ymddangosiad o’n hamddiffyniad yn ngboi- 
ofnau Newyddiiiduron y dref hon a’n cyhuddant ar ddyngar 
wch a gonestrwydd eu Goly^yddion i raddau, etto diolcbwn 
fod oyfryngau ereili a arddangosant ein gwironeddau yn 
ddysclaer, grymus, a buddygoliaethus, gydag amynedd. 

Wrth y Sair.t, dywedwn. cyd-lawerdiawn o fod yn deilwng i 
ddyoddef yr olldros ein Hiesu a’i etengyl, ac nad oes gymmaint 
ftg un o Saint Aher tawy, nac oes un, wedi cael ei siglo yn y 
fiydd, a thra y gweddiant am Ysbryd y gwirionedd, ni siglir 
mo lionynt chwaith, gau holl gewri y fiill a’u dichellion. 


MR. PARLEY P. PRATT. 

Mr. Parley P. Pratt, i'rtiwn y mre genym liarelä nuiwrfeÇdym 
ac fel liysirawdwr, yntiliyd a ehymmaint canmoliaet'h i’w dalent 
ag>y caniatâ yr athrawiaeth i’r hon y dsfnydclia hi i'w hnmddi- 
ffyn — Ymddengrys fod Mr. P. P. Pratt wedi myoeil i mcw i 
demlau ein harian-newidwyr yn y ddinaa hon, ac wedi myned 
tu hwnt i bob rlieswm ac athroniaeth trwy rym ei ymosodiad 
ar yr Pulwys Gristionosol. Cofler Mr. Pratt pan pin darllen- 
w_vr, fel Apostol liunaniaathol Mormoniacth Aml- wreigsii.id yn 
Nghalifornia, a'i orcihest ddiwcddaf ncdd i dynn arno dân 
llonaid ystatell o ddarllenwyr yn y 5 F. Mercnnti/e Libran/ 
Assochtion. ac yna cyda geiriau a syiiont Mr. AValker, a gra- 
mrdoo a aflonwl.lai dawelwch meddwl Mr I.iiidley Murray nm 
hytli, declireumld a tliân.Wlem g stell .11 ìliosw m. a distnw- 
odd neu analluogodd bob dryll! Am umrj w wythnosau y 



EDGOttN SEÌON. 


Í40: 

m.’ia Mi'. Pratr yn aoolu :u: yn ymosoJ á'i lynges o ymrcsym- 
ìadau Arnl- wreigairtil yu nsliyflawn olwg rtdrysau ein heg- 
Iwysi a’u liystafelloertil darlitliio. ae liyrt y nort werti mynert yn 
bersonol at risiau ein pwlpurtau i gyhoertrti ei hun yn amrtrti- 
lfy«yrtrt tfyrtrt newydrt, gan rtaflu y fyny i faneg, hyrt y nort dan 
drwyn y gw.einirtog. Ilyrt yn hyn, erertwn nart aetlr yr un 
Dafyrtrt allan i gyfarfod a’r Philistiud hwn ar unrhyw bwne o 
gyfraith. moesolrteb, ueu grefyrtrt, ar ha ra-i y mynega ei barod- 
rwydrt i gyfarfort ag unrhyw. elyn.r— Aliu CaUfoniicu 


CYMMEltlAl) I’IÌ SAINT; 



aeth Utah. 


Nr chyfolaf i.Jrtyweilyd ahwertlau, nae i wen'iéithio i neb, eitl.r 
i fynegu fy nheiinbidau. Yr wy f wediisylwi ar weithrediartain 
y Llys h-wii oilrtiar y cyfarfod blaesorol. Mi a welaf eich 
h irt werti mahwysiailu y rheoì ddoeth o fTurfio cyfreithiau yn 
«natnl ac eelur. Y llywortracthau a gyfiifir rtdoethaf vw y 
r-liai .1 ymaiferantí y cyfreithiau anamlaf a riiwydrtaf ; a chan 
yr lionweh oruwcli ilrtoethineb, arrtdangosir liyny yn rtrtiau yn 
fiiirfi irt eich cyfreithiau. Nirt rtewisol genych lywoilraetlm 
oicli polrt trwy gyfi'aith; yr- yrtych yn ceisio eu llywortraethu 
trwy gariart. Ni rtrtywertaf hyn er mwyn canmnl y I.lywort- 
raethwr B. Young nu'i (ìynghor. Cyrt-rtystia pob peth yn y 
ilytfryn hwn am ymgais. diwydrwyilrt. purrteh. a rtealltwriaeth 
y bohi hyn. Eich s.-lydliartau gwych, rtymunul, ac ardrterchoí 
îiiighyrtinaml -uicli liartuiliuiau cylioertrtns. eicli peirian-waith, 
a'r nnrluh n'r cyrty.mrteiinlart a ff/nant ilrwy eich tiriogaeth 
yflynt gof.iii.iulartnu n*v rtrtocthim*b a’r gatlu a rtilvlanwartant 
ar. ac a. lvwo Iracthunt hoh rtosparth. Niil oes (liuithryn a rtrtaw 
ytn» nr na syn r gan y rnoetiiau; y gwrchder, a’r trefnusrwyrtrt' 
a fortoiant ilrwy y dyffryn hwn. Nis geliir priodoli hvn i 
drtoetliineli rtrtynnl — rtyüfa ortrtiwrth yr Hollnlluog. — Creawrtwr 
nef a rtaear: nis crnllnf fynegu ei ilarrtrtiart ilrwy un egwy-drtor 
arall. Parhií .1 i sy lwi gyilag awyrtrt ar gynnyrtrtiant ac aniltir- 
rwyrtrt y rtiriogacth, tra y byddwyf gydachw-i, a dichon y hyrtit 
Slyny dros.fy holi íYwyd,.ar, a.wn i ; ae y maa yn ymborta L’m, 



•ÜfcaOHH 3»IOS. 


ut 


W»>tf1ivl. ‘Ëî fod trigolioh y diriogaetli hoti yn ddeilliedig o 
g'ynnifer o genedloedd, lly wodraethau, a tlieyrnasoedd, etto nid 
oes pobl mwy dedwydd, inwy rhydd n llwyddiannus ná'r 
bobl liyn. Geiriau gwirionedd yr wyf yn lefaru, ae hyfryd* 
wcli fy enaid yw en mynegu. 

[Mewn ateliiad i sylwadnu y Idywodraethwr Young i:c 
ereill ir uchod, syiwodd yr Ynad Kinney yn yeiiwanegol.] — 

Yn awr y mne rhwymau tlyledus o ddiolchgarweh mawr 
arnaf am gynnifer «y fciriad at fy enw. LlefarWyd am dariaf 
gan Col. Babbit, megys ymofynwr am eich pobl, eich eyfreith- 
iau, a'eh gwlad. Yr «eddwn yn un o'r Barnwyr yn Mhriflys 
Inwa am saith mlynedd;yr oedd fy nghyíiog yn 1.000 o ddolars 
yn flynyddol; yr oedd cyflog Frií' Farnwr yn Utah y pryd 
bwnw yn 1,800 o ddolars, Yr oedd cartref dyinuncl geuyf 
yn Iowa, fcl y i»»e gan lawer o henoch chwi yma. Yn fuau 
ileditenwyd y newydd aui fy mlieuodiad i Utah, a« am fy 
nghyfeillion, aelotlau y senedd, ynidilatiieuent â mi ar y an» 
addasrwydd o adael lowa; gorlenwyd fy Uythyr-gell gau 
lythyron ar y pwnc ; hysbyswyd fl gan fy hen gyfuill o G»cr- 
tfrog Newydd, yr hwn sydd gyfreithiwr enwog yn y tbil- 
aeth iiono, gyda’r hwn y myfyriais ar y gyfraith dros bedair 
biynedd, nad allaswn fyw yma, a cbyflawni dyledswyddau y 
swydti a benodwyd imi. Cydunwch â mi fod peth anghen 
iawn farniad i ddilyn y ífordd a gymmerais i. Cyfeiiiwyd at 
achosydd y cynhwrf eyntaf ; clywais ei ddarluniad : mae ei 
ddywediadau ei hun yn ei gondemnio. Gwtlais ef yu Wash- 
ington, a dywedais yn ei ddannedd, yn mhorth y Scnedd-dî, 
mai ei haeddiant a gafodd pan ei teryddwyd yn Utah. Po 
y chwiliwn i’m teindadau fy liun mewn perthynas á dyfod i’r 
lle bwn. cynliyrfwyd fi gan tieimlad, yr hyn oedd, y gallai 
dyn sefyll yn fy nghylch presennol i, a chyflawni ei ddyled- 
swyddau yn flÿddlon. Meddiannwyd fi fwy gan deiinlad i 
dyneru ineddwl y cyhotdd, a dangos i’r byd yr enllibau a 
bentyrwyd ar y bobl byn, na chan uu dyben arall. N i allaswn 
tod am gyfoeth nac anrhydedd. Y mae genyf wraig a pliump 
o lilant; a merch wedi cyriiaedd oed gwraig; a gallaf ddweyd 
fod llai o anfoesoldeb. llai o feddwdod. a llai o lygredigaetli 
yma nag yn un man lle y bum erioed. Cefnais, ar gynghor 
tÿ ng hyftíillion ; ;ii edifarhauais bytii am y cainrau a roddai?. 



942 


UDOORÜ *BIOK. 


CeisinSRnt rwystro fy nheulu, eitlir rayfi a’u Uywodraetliai»- 
hwyut; er i mi a'lael eu dewis iddynt i ddyfod neu i aros. Os' 
galwcli hyn yn anrhydedd i’ch Tiriogaeth, y mae i cliwi roesaw 
iddo, a’ra balchder iunau yw ei roddi. 


DYCHWELIAD Ylt ALLTUD. 

6AN MISS A, M. PORTER. 

Coedwiooedd las ’werddon, chweg, chweg ydoedd si, 
Yr awel gynt chwythai drwy’ch cangau gwyrdd chwi; 
A mwyn ydoedd rhediad eich dyfroedd i’m cly w, 

Ac auwyl y bwth bu’m liansrylyd yn byw. 

I’ryd liyn wrth eieh dyfroedd drwy’ch gelltydd yr awn ( . 
Wrth Norah siaradwn am gariad yn llawn; 

Tra’n dêr fel y lloer a arianai eich gwedd, 

Yr hunai fy mhlentyn ’n ei breichiau me»n hedd. 

Ond ’nawr pan ymweluf â thi ’werddon glyd, 

Fy mlwyddi hedasant yn ofer i gyd ; 

Dy fryniau a’th goedydd adwaenir ar daen, 

Mi enynant dreiddiadau drwy’m bron fel o’r blaen. 

Mae’n wyrddon dy fryniau a’th elltydd o hyd, 

Mae’n llonydd dy ddyfroedd a garaf yn glyd ; 

Ond nos yw fy nghartref — ei goed, gwyllt eu gwedd, 
Can’s fy ngwraig a fy maban yn’t lweh yn y bedd. 

Cÿfi, Anelírin L. Jones, 


NEWYDDION O’R RHYFEL. 

îlrsnrsiR ni yn lielaethach gan y r.ewyddiaduron dilynol i'n' 
rliifyn diweddaf ar hanes yr ymosudiad a gynnwysant ar 
Sebaetopol. 

Cydunwyd i gael awr o amser heddychlawn er eladdu y 
meirw. Llanwai meirwon y Rwsiaid y ffosydd a ymylent 
gloddiau y byddinoedd unol, y rliai a’u trywanent eyn gyf 
lymed ag y dringent i ben y cloddiau. 

Wedi hir ddysgwyliad, ac awydd mawr, hysbysant hefyd 


BIJÜOBS SIilOS. 


I4Î 

fod yr ail, a gobeithir, yr ymosodiad olaf ar Sebastopol wedi 
dedireu am bymtheg mynud iredi pump o’r glocli, boreu dydd . 
Llnn Pasg, Ebrill y 9fed, pan y dechrauwyd saethuo hollfagnel- 
■u y byddinoedd unol i amddiffynfäau y gelyn, yr hwn yn 
mhen enyd a’u hatebodd. Dycbrynllyd oedd clywed sŵn ergyd- 
ion marwol yr lioll fagnelau anferth, y rhai a barotöwyd er ys 
misoedd, ynghyd ag ysgrechfeydd y crageni tanllyd yn ehedeg 
drwy yr awyr ac i blith y gelyn ; gweled pridd a clierig, a 
darnau o gyrflf marwol y gelynion yn cyfodi fyny yn u« 
ewmwl eymmysglyd i’r awyr. Parhauwyd felly hyd 1 o’r 
gloeh ganol dydd, pan yr oedd y mwyrif o amddiflfynfeydd y 
gelyn wedi eu (iinystrio, ac o’u raagnelau wedi dystewi. Gwelid 
y llynges yn parotoi í ymosod o'r môr cyn gynted ag y gwelent 
eu byddinoedd wedi agoryd ífordi] i, ac yn ymruthro ar y gelyn, 
yr hwn a wrthwynebir yn ei ffoedigaeth, mewn cychau yn 
groes i'r dwfr i’w amddiffynfáaa gogleddol, gan y llynges, ac ar 
ìiyd yr heol gan gadarn giawdd euddiedig a amlygir y pryd 
hwn.w Nis gwyddom yn iawn pa golled a gafodd y gelyn ya 
yr ychydig oriau liyny ; cyfaddefant eu hunain ei fod yn agos i 
fil. Colled y Saeson yw *0 wedi eu lladd, a 40 wedi eu elwyfo. 
Cyn y cymmerir Sebastopol, collìr mi'oedd lawer, fel yn vr 
Alma o’r blaen; bydd y frwydr yu Bier, ffyrnig a gwaedlvd. 

Mae cenhadon y wlad bon a Ffrainc wedi llwyr fethu dyfod 
i ammodau heddychlawn â Rwsia, »c ni obeithir mwyach atn 
lieddwcli yn y ffordd hono. 


AMRYWIAETHAU, tcc. 

Cauiad peeffaith,— '■ Onid oes amoch bethofn?” ebe dyn 
wrth ei wraig pan darawodd Iii ef yn ei wyneb mewn Dwvd. 
“ Nac oes ronyn,” oedd yr atebiad, “ cnnys y mae perffaith 
gariad yu bwrw allan ofn.” 


Ymweliad Amherawdwr ac Amherodros y l’francod a’i 
Mhawrhydi Victoria, sydd wedi bod yn brif destun newyddiad- 
uron y wlad, ac yn eu hol liwynt— prif fywyd Llundain tra yr 
ymarosasant yno. Cawsant tob caredigrwydd, gellid meddw), 
a allasai dyfeisiadau y meddwl arddangos iddynt gan y teulw 



ttifloas lu:oK. 


ÌU 

breainol, y Wyíro.lraeth, a'r werin; <îo. fwy o bárc'a ns? >■ 
gätbdil na plirophwýd nac ani>el a cìdaeth ger gwycjit byd, iteb 
ygem. Yimldengys yWa wrth-jtyferbyniad gWyrtlhol braidit) 
î’r teimladau oedd at yr un dyn. tra er ys ychydig fiwyddi yrt 
ol nid oedd «mgen na chwnstaU i ddoá dihirod hyd heolydd 
Llundain, ac er pan yn ddiweddarach wedi neidio nr orsedd, yf 
oedd yn brit' destun dírftlyg au anghymmetadwyaeih newydd- 
iadurou y wlad’. Ai ynddo ef, ynte yn ei farnwyr niae y gwa- 
haniaetli ? Yr nn dvn yw, os nad yr un egwyddnr lielyd. Yn 
hyn gweiwn ansefydlogrwydd barn (jwerin am dano; » chaii 
inai atto ef, pahain nad drchomuiwy íod ereili mur anliaecidian- 
nol o’u hanathemäiu yn a 'r r. Tra y llawenhawn yti y gobaith 
o heddwch ac undeb rhwng y ildwy Wlad a greu yr yinweliad 
hwn ac y dyrnunw-n fod y cariad yn cynnyddu fwy-fwy, nid 
ydym heh ohaith yr agorir Uygniil gwlad a’i th’iuolion cyn hif 
í iawn ddirnail gw-ir gymrtreriadau dynion llawer ewell nà 
Louis Napoleon yn eU plíth, a ystyrir yn a rr yn fwy nn - 
mharchus natf y bu ei’ crioed. Gwir tbd barn boblogaidd yit 
gyfnewidiol, a’r niwed mwyaf a wnaeth y byd idùoei hunau 
erioed oedd cam farnu cymmeriadau a dybeuion ei oreuoti. 


I)uicuvma!)MI a ,\ i Ltfuau o F.bRti.t. 12 UTo 2?. — Hugh 
Sîoberts. Dytfryn Conwy. XI 12s le; G. W. Davies. £2 »s; 
T. 1). ICvans, Ss; Griffith ltoberts, XI; Cangen Gymreig Liver- 
pool, £1 lls 6c ; Thomas Morgan, XI ; A. Gallowy, 6s fic; 
John î)avìes. 9s. 

Gwai.i. Yii ein rtiifyn Ifiaentìrol, tud. 128, diangodd 

“ Gríffith Roberts, XI lOs,” ytl lle “Griffith Roberts, IOs.” 

t^T Yr ydym newydd gyhoeddi tafleni i’n dosparthwyr 
Uyt'rau. y rhai a’u cynnorthwya i wneyd eu cyfrifon i fynu ar 
ddiwedd pob chwarter yn ’nawdd ac yn eglur. Danfoner un o 
honyut yn ol yn ddioed wedi ei hiawn lattw. — Prts Sc. y dwsin, 
Anfoner pob llythyrau. yn cynnwyg eirchion athaliadau 
i C< :pt. Jines, “ Uârjorrt Stiorí’ Offàx, Swansea. 


cynswysiad. 

Y f.cihl— pwv ii saif wrtho ...... 123 

Ynjildy<ldvm,&c 132 

(b vi l.llnh 135 

CiMlysydiiiîicih. — Y I>dudl yu AI)Mta«y * 13^ 

Mr. P. P. Piait 133 

Cyumietiad i*r Saint l^ö 

Dyi liweliad yr Alltud * * 14* 

\>»»<1dion o’r Hliyt'el 14Í 

Anuy wiaethaii, «îtc \4 i 


ABERTAWY: 

M'SFAHWYB A UO’hliSi itWTD G A ll D . ji hSl 



L 




•öj 


fini m ŵaiiu. 


Ruu'. 10.] MAl I-. 1S55. [Cyi. VIII. 


DEISEB AT LVVVÍi)U YR UNOL DALEITHlAli DRüS 
AIL BEMOüIAi) Y LLYWUDRAETHWR BRIGHAM 
YOL'NG AR UTAH. 

l’w KA(iOK.iLL>Llä I.ÍAN K Li I'IERGL, 

Llguydd yr' L uol Daltìiìäau. 

AüudaNüoS.yi eicli erfyiwyr y;i bardius; mai gan y n.cüd y 
Lly woilraethwr Youug yuuidirieil pobl y Diriugaetli huii yu 
gyfangwbl, perthynol i liob plai-.ì a sect yu ddiwah.ui ; ac uddi- 
wrth aduabyddiaetli bersonol a cliyfeilLtcliol, cawn NI ei lod yn 
gyimaliwr cadarn i Ly wodraetli a cliyfreitiiiau yr Unol Dal- 
citluau, ac yn goiofn brofedig yn sefydliadau gwerin-lywod 
r.-.etli, ac we.il gwrando yu aml ar ei sylwadau, yn y dirged yn 
ogystai ag mewn cymiulleidfaoedd cyhueddus, a gwyddoui ei 
foii yn gyfaill gwresog i, ac yu gynnaliwr rhy ddid gwerin- 
lywodrueth, er y cyîioeddiad o chwedlau yn y Taleithiau i’r 
gwrthwyueb; yr y>tym wedi cael ein boddloni yn ei weithred 
i-adau fcl Lly wodraetliwr, ac fei Arolygydd uchosiuu Indiai.iu, 
ac hefyd y treuliad o anrhegion y llywodraetli at adeiladau cy- 
lioeddus i’r Diriogaeth. 

Gyda Uaweuydd a cliariad arddangoswn, fod yr uinliyw wedi 
ei ddefiiyildio er Uesìiàd goreu y genedi; a clniu y byddai ei 
appwyntiad yn fwy o lesliàd i’r Diriogucth nag a fyddai ap 
jpwyntiad uurhyw djyn arall; yr ucliosai hyny ddioicligarwclì 
hoil drigolion y Diriogaeth, ac y r achosai ei symudiad y teiui 

i.iTiis iy. 



UliGOit.l SKÌOH. 


146 

l.id'iu niwyaf gofiilus ac hirautlil.iwn ; ac mai einiiam, seilíedíg 
aradmibyildiaetli bersonol a gawsom o’r Lly wodraethwr Young> 
ae oddiwrtli ein sylw o’r canlyniad.au o’i d'lylAnwad a’i weinid- 
ogaetii yn y Diriogaeth iion, yw, ei fixl yn meddu mewn graddau 
ucliel bob cymhwys lerau gofyrio! er eyflawni ei swydd waitl), 
mewn uniondeb a gailu difeius; mai efe yn d iiannnheuol yw 
y person mwyaf cyiiihwys a eliir ddewis i’r cyfryw swydd. 

Yr yiiyrn N I gan hy uy yn ymhyfrydu yn ei gymiyg idd 
eich teilwng ystyriaeth, ac yn taer eifyn ei ail appwyntiad fel 
Llywodraethwr, ac Arolygydd achosion Iudiaidd dros y Diriog- 
aetli hon. 

Dinat. y Ltyn H:» : en \Jawr Tirjitç.’îieth ÍJiuh, 

Rhaufyr 30;iin, 1*55. 

J. T. Iíinney. Ch. Justice U. S. Sitpreme Court Utah : E 3 . 
Steptoe, Lt.-Col. U. S Army; Jolin F. Eeynolds Iìvt,- Maj. 
3rd Arty. U. S. A.; Rufus Ingalls, Ciiptn. U. S. Ariny.; Syl- 
rester Wowry, Lieutenaut U. S. Army ; Latliett L. Livingston, 
3rd Arty.; Jno. G. Chandler. Lt. &rd U. S. Arty. ; lloht. (>. 
Tyler, Lt. 3rd Artv.; Benjn Allston, Bvt. 2nd Lt. st Dgs. U. 
S. A. Army ; Clias. A. l’erry, Sutler U S. A. ; Wm. G. Rankin, 
[Quarterinaster’s Clerk]; Horaee II. Wirtz. Medical Statf U. 
S. A. ; Leo. Shaver, Asst. Jns. S. C. of U. S. Ter. of Utali ; 
Wm. I. Appleby, Clerk Supreme and First District Courts U. 
S. T. U. ; Ciirtis E. Bolton. [Booldteeper of Mr. Perry]; A. 
W. Babbitt. Secretary of Utah Territory; Wm. .V :ic, [Mer- 
chant;] J. M. l'ockaiiay, [Do. ;] George Sirns. [Do ; Henry 
C. Braucli, [Do ;] C. C. Branham. [l)o. ;] C. J. Byrne, Do. ;’] 
Lucian L. Bedelí. [M.D. ;] Courtland -hvine’Ston. [Mercbant;J 
Felix Tracy, Jr.. [Adnms & Co.’s Express Agent;] E. Smith, 
Postmaster S.dt Lake City; Joseph Hollman. U. S. Atty. for 
Utah ; Joseph L. Heywood. U. S. Marsiiail Utali Ter. ; Jos. 
Greene. [Merchant;] J. Geo. Ziegle. [Do.-.] I.ouis Schooll, 
[Do.;] B. W. Cannon, [l)o. ;] John J. ICerby, [Do. .] S L. 
Wallace, [Do ;] F. S. Slumpb, [Do.;] Stephen B. Iîose. Ind" 
Suh-Agent for Utah T. ; Jantes Loan, [Merchant;] W. H. 
Hooper. [l)o. :] Geo. P, Styles. Associate Justice S C. U. S. 
for Territory of Utah; T. S. Williams. [Merchant ;] Jolui 
Needham, [Do. ;] Wm. Bell, [Do. ;] Charles G. McLure, 
[Forage Master U. S. A ] 

Yr ydyni NI yma yn ardystio fod yr ucìiod yn adysgrii 
gywir o’r Ddeiseb gyda’r enwau cyssylltiadol, acyn cael ei han- 
fon i’r L’y.ydd Franklin Piercc, heddyw, Rhagfyr 31, 1855. 

Tnos. Blllocic, G. S. L. Co. Eeairder, 
Leo. IIawkins. Clerk. 



UDGROK SRION. 


U 7 


ARIAN-DY. 

Arias yw duw y byd, cithr dylai ‘duw y byd' fod yn ufydd 
scas i’r Saint Gofynir cyfrif gan y naill a'r llall. ai eu ywas in- 
aetliu eu hunain. y byd, yntc gwasanaethn Duw a wnaethant 
á’u cyfoeth; a chan fod y caniyniadau o hyny yn cyrhaedd i’r 
byd ncsaf, braint yw cael cyfarwyddyd pa fo !d i gael y l!ög 
mwyaf am arian. nid yn y byd liwn yn unig, cithr y r.iodd i 
barliau a chynnyddu y l!óg hwnw w.di y darfyddo arian 
bathol. Na ryfedder at ein hawgryin, canys, cyn terfynu ar- 
ddangoswn nid yn unigarian-dŷ lle na ddichon Iladron gloddio 
drwodd a’u lladrata o liono- lle na ddichnn tàn ei losgi, — dwfr 
oi foddi, na lioll ddrwg-ddynion byd golledu y cyfrunwr id.io; 
arian -dŷ a dâl y llóg mwyaf oll yma, ae a barba i dalu llôg yn 
dragy wyiidol ; yn yr hwn y mae yioí) cyfranwr yn bejrhrìiog, a 
île y gall pob un gael pob eeiniog a geisioyn ol pan y myno, ae 
fel y dcwiso. Arian-dŷ yw Iiwn na tborra yn dragywydd, 
canys ei berehenog a bîa lioll lwn-gloddiau y byd. a Brigham 
Young yw er.w ei brif drysorydd. Teyrnas Dduw yw yr 
arian dŷ sieraf oil yn gymnuiint ag mai Teyrnas Oduw a 
faluria holl deyrnasoed.d y byd— maiiddi y cesglir lioll olud 
y cenedloedd,” “a’i heolydd hi a bairaentir ag aur pur.” Dyr.ia 
le diogel i ilrysori eyfoeth. Cyfaddefa pob crefyddwr fod ei 
gadwedigaeth ei hun j-n ymddibynu ar ei y mroddiad ciflawn 0 
hono ei huit, gorff ac •’naid, i deyrnas Dduw, ac, y mae ei yni- 
roddiad yn gyf uiiicíìad o’i grèd mai dyna yw y fan mwyaf 
[ diogel i’w gadw ef ; pe cadwai efc ei gôd tuallan i’r fan ddiogel 
hono, achosai hyny ysgariad rhyngddo à’i gôd. Os nad yw y 
fan Ile yr ymddirieda efe ei gorff a’i enaid yn ddigon diogel 
i gadw ei gôd liefyd. yna mae ei gôd gymmuint gwerthfawroeach 
yn ei olwg nag yw ei gorlf a’i enaid ac yw ei awydd yn fwy ani 
le diogelacli i’w gadw! Gan tod y galon lle mae y trysor dylai 
y dyn a’i gòd fod gyda’u gilyad naill ai i mewn neu allan 0 
deyrnas Ddun,er mwyn cyssondeb. Hefid dylai yr lnvn a 
ddysgwylia fwynhau gclud syhceddol ynynef; i'e, om arian, 
perlau a choronnu, fel y desgrifia y Beibl gysylltiad ei gyfoeth 
â theyrnas Drluw ymafel ei hunan, er cael mwynhau ei gyfoeth 
lle y bydd ef ei hun pryd hyny ; canys, nid cyssonach i’r dyn 
a wrthoda fyned ei hunan i deyrnas Dduw yma gael myned. i 



UB-UORN SEiOÍÍ. 


F4S 

mew n iddi yn.., nag a fyddai iddo gael ei g}íoet'h i meftrn át r 5- 
yno ar ol gwrtiiod ei gyasegra i mewn i’r un deyrnas yma. Yi 
un mor biioduì hef>d y dywedir n.i etifedda ne'o yn nheyrnaâ 
]) in\v ond yn ol yr ijy.ì a adeiiada ohoui — “yn oi ei weithre i- 
oedd y i» y cnawd,” yr îiyu a a: ddeng\ s yn egiur inai dyied- 
swydd y Öaint yw defnyddio en hoH gyfoeth, yn ogystal a’u 
hamser a’u taionlau, a’r oiì a tbduant, i adeiladu y deyrnas yu 
yr hon y dysgwyli.mt fwynhau eu hunain a'r oli a ddysgwyl 
iasid hytli íwynhaS y t dragy wydd. 

Onii, mediì ambeli gybydd, yr wyf yn fodiilön i gvfra»u tÿ 
eiddo er adeiladu teyrnas l>duw yma, oud i mi fy hun gael eir 
defnyddio fel y dew.sw O. eithr ni aliaf eu hymddirieu i aralí 
rhag ofn eu coili. Wel, os na ymddiriedi drefniad dy arian i’r 
hwn yr yin ldiriedi acliubiaeíh dy enaid i’w gynghorion, dyna 
yw prisio dy arian yn fwy nag y prisi dy enaid, dyua'r cwbl! 
Mae ewyllys r\dd gan boo dyn i ymdtîiried ei ariun ai enaid — 
y naill neu y llall, y ddau neu yr un, fel y dt-wiso; ac yn ol yr 
Tin egwyddor y caitF ei dàl; eithr ein pw nc presennod y w, p.t 
fodd y caiíí poh un fwyaf o les iddo ei hun oddiwrtli eî arianr 
Atebwn, mai trwy wneuthur y def'nydd goreu o honynt. :t 
dyina y\v y cwestiwn m.twr gyda lioll arianwyr y byd. Mae y 
diífyg ymddiried sydd yn y byd yn gorfodi ariar.wyr i ofyii 
ineiehiafon galluog ; ac ar y goreu ofua llawer ollwng eu gafaeî 
o'u harian, rhugofn na welant byth ìno honynt wedÿn; ac yu 
wir pethait bacli llitlirig iawn ydynt. 

Ceisiwn ateb y cwcstiwn hwn a d. v ngos i’r byd a’r Saint pa 
fodtl y galìant ddefnyddio eu liarian ar lôg parhaus, heb berygi 
o golli ceiniog o honynt byth! Fa fodd? Wel, inae dospartli 
o’r arian-dŷ didwyll hwn wedi caelei sefydlu yn LiTcrpool, a'r 
Llywydd F. D. Riehards yw ei hrif orucliwyiiwr yn hresennol ; 
derbynia bob swmiau o bunt hyd a ddewiser — taía lòg tìa, a 
cheir yr arian yn ol un a-mser ar ol yspaíd tri inis, a dyry holJ 
deyrnas l)daw yn feichiau. a Brigham Yuung yw gwr ei dde- 
lieulaw. Dyina’r arian-tìŷ y cvfeiriwn aco, ac y crefwn ar bob 
perchen punt ac uchod i gyfraim iddo gyda h»\vs. I yhdmcydd 
y sawl a fetld arian a allant liebgor yw ityn, a’r peth goreua aìl 
ymíutiwy r wneyd vw anfon eu punnoedd iddo fel eu cesglir,- 
hyd nes y caílbnt ddigon i’w cludo, ac felly, byd.iant yn barod 
iddyr.t : ni thwyllwyd un hyd yu ln u, ac ui ddichon chwaith 



T7TV3«»Rn SÄlOR. 


14» 

Ä-vTîvîfi'.r i dçyrnns Diluw fyno«l yn finbnpt. Mnc i*r nrinn-dý 
ei irinyennu <ír«*y*r 1 s« '11 fy<', nc yn ir ym<Mcn.irys í.*i 
•1 ìofiî'':! 1 i;>l îcb ?r,r.r eu*îur i ui fel y •lymnncm índ \r lioil 
Oymry yn c *ci cnnjjcnnu o hnno hci‘\«i. E ’-fy ni\rn syhv Llyw- 
y î'lion CvnnH'Uc«l<lnu ;it y ]x*fh. n cimrcm ylywcU cn 'îocti.iiicl* 
iiiiì ci drefMÌMíì. <S.'e. I)yweUns«m mni dyh hmnld y snwl a 
fcililant nrinn mewn arinn «ìai, ncu «r;. f.;< t!i yn ncwnsnnaeth 
n» ir>i nchvyr Bnbilon, yw eu liynnMiried Uwynt i’r ilini sydd 
yn -t'ìeiladu teyrn-is I) iuw ; nc oa fclly. pechod y w eu ironiHiM. 
f)s yw arinu y Saint yu nchosi iddynt hccliu. mclMith nc nid 
bendith ydynt iddynt, nc fcìly mnc bnnnn-ics yn cu cymhcll i 
ymboli pa r< i <l 1 y tronnt hwynt i fod -o fendith. 

( y •; 11 poh iiu ddarlunio id<lo ei hun y defhydd a wncir o’r 
nrian a fcntliyca cfe i adeiîa/lu Iìabiîon ; — urwel ei lyyaid o'i 
aniirylch aajrhyíìawndor. eormcs. meddwdod, llndra«lau. n phob 
rliyw o hechod ; syfr lanir ci «rhìstinu â cbahledd a rhe«îfey'Ul 
•evmm '•sgedig â írrucMfai'nrs «iwcfbh'on ac Mniddifaid r.crmcso<l- 
isr. a ph:in laosfio ei «ralon yn nglmnol y gb»d«lesîa. y halelidf r 
;i'r a: lbidrw\ *dd a'i lì’imeylehyna. «h'" edvd wrtho ci hnn, — 
fiiyfi yw un nchos o hyn oll — mae fy nri \n i yn cario hyn oll 
yn ndnenî TriK*d o’r olv«jf'a lu-n i cl’.wîîio am «Muw : ol íeh. lîe 
y prnffcpir ei bo<i. a pha l eth a "ci ? AUoriu ucbcî. aml a 
«fwyoli. ìîiHo’n wir. a‘u hoffbirÌMÎd av frr-sler ei afcerthnu cf « i 
liun vn ymiîooru yn mlmh p” ne br;ii M. ctto. nno oî) i rc«;u a 
mcîMitbio y Se ; o« îsono a’i h-UtMri ’.i<l yn uid«r a dcihmront ci 
ÇTmhorth cf. kc yn crorm- cu ci frodyr anwyl cf ei hun. P:i 
fo«ld y tcimbi y smv. 1 :< •• >1 <*i «çyfoeth yn ca<-l ei iMcí’u y«Mio i’r 
h' j -don !;vi’.V Pi rvfeld f •«} y ' iint a wy.M <nt wcìl nâ 
jjwneyd hyn ynco’li vr ari.-.n a f.-uth yciant i adcilad:; Ihihüon? 
Ac oni'l hvshvs f d dy !d i*i eh«’«T.?p ‘ii oli crcrll i" - ; y daw mor 
iM’symm "tii â chwympiad mc.cn mcìin i’r môr.” pan y 
Mv. ;ied«ìa <?i mnrsîaìuh- yr a*i mbawrion o h.irheìl cu bod wcdi 
colli ciì !m:l i '.foctli ymidi, ofi r.ad cti humrn hcfv d. Pwy a 
<jwyna i*r S urt b.vny a‘u !!yj;;:d yii açor' d i hyn n ddowisnnt 
vn hvtrs«*h n<îe : d.Mu íl.ddìon ná Seion. pe cy «Telyb fyddai cu 
tynghcd? Ond «Uyon ar hynn. ucwidiwn yr olyufa. a gwclcd 
pob un y daioni a allo wncuthur i fauw pictare goironeddnsnch. 
Pc* rhoddai yr lioìl Saint yr arian a fcuthycnnt i «bhwn oddi- 
iLmgylçb ddrygau 3 ’ byd, i lawy Llywydd Richards, gnllnogid 



UDGORN S1 ION. 


l£0 

ef i anfon milocdd yn flynyddol o dlodion i Seion, llu y cafTant 
nid yn unig waredigaetho ormes, tlodi a dyoddcfiadau, ond !le 
y gallant hwy a’u licppil gael eu hyfforddi yn nghyfraith yr 
Arglwydd,— eu gwala o bob trugareddau. a chynnorthwyo i 
adeiladu Seion gyda huandra. Onid llawer mwy pleserus fydd 
clywed benditlìion y rhai a waredwyd drwy eicli harian chwi 
pan grynhoant wrtîi ycJinr»oe>!d neu fìluedd o*ch hamgylcli 'yr» 
Scion, ar eicli pen chwi a’ch plant ar eich liôl. n » rhcnldi eich 
harian i bortlii plnnt B.ibel i’cli nielbìithto yn eich gwym-b ,• 
onid mwy dedwyddol wcn y nef yn v fath ildefnydd o’ch arian 
nâ dyoddef cydwybod yn rliuo ftî arthes wedi colli e> eiienaw 
o i, gan ddywedyd, “Tydi yw y gwr a wnactliost y drwg hwn.” 
Darlunied pob un id<!o ei hut> y lles annrlmetliol a ollid ddwyn 
oddiamgyìch drwy isiwn ddefnydd o‘i arian. a chyfrifcd y llôg 
a gaffai os gall gael digon o fiigyrau i ddangos hyny. 

Nid i ymfudo y Saint yn unig y geüid dcfnyddio yr arian. 
eithr hefyd i anfon defnyiìdiau na clieir yno i adeiladu ac add* 
urno Teml yr Arglwydd, i adeihidu ;i chadarnhau y Seion liouo 
llc yn unig y gallant ea liunain, a neb arall. gael gwaredig- 
acth rliag y cîe ldyf. y newyn, yr haint, a’r gy flafan a fednnt 
drigolion y byd megys mcui glsiswellty niaes. Air.lwg wcith- 
ian, mai ibjledsicythl pob un a ddysg wylia etifeddu lle ac enw yn 
Seion yw dad wreiddio ei liun, achrynhoi eì arian a’i gyfoeth o 
Babilon gyda brys, a’u defnyddio i adeiladu teyrnas Dauw, a 
gw}’n fyd a’i gwnel. 

Etto, mediiwn, inac nid yn unig yn ddyieds-ti-ydd arnynt 
wneyd ac yn becliod i bcidio eîthr y mac hummles yn cymhelì 
hyn ar lawer ystyri<eth: — laf. Mac eu lles liwy yn hunan* 
iacthol a eliynnydd v 'eion. 2il. Byd<i eu harian yn sicrach 
nag yn un o arian dai y byd; ni tlmra )nvn fel y gwna ereill ag 
y colla llawer yr oîl a feddant »!rwy liyny. eithr byddant »ldiog* 
el iddynt. ac ar gacî pm eu gofynir. 3ydd. Cafhmt lôg o’r 
arian dy hwn fel o unrhyw un arall, a chadarnacli meichiau 
nag a ddyry un arall. 

Gofyned p>»l> un a honna haw! i deyrnas Dduw iddo ci hun, 
beth yw yr aehos o’r liol! alwadau taerion a wna llywyd«lion yr 
eglwys yn Seion an> gynnorthwy arian yr holl S;»int yn y 
dyddiau hyn? Pa beth a’u sym’\vla i’r ymroadau difìino. ac 
i’r egni digyflelyb a wnant yn awr er ca<laruhau ac estyn 


tiDGORR SEIOîî. 


151 


«ortynau Seion, a chasglu erphlant adref gyda y fatli frys? 
Onid yw yr holl ymdrerh a wna ein Gtryli dy.Uion yn dweyd 
mcwn -uwch llais na bloedd angel, eu hod hwy yn rhag weled 
dynesiad y dydd drwg; ac oni ddylai eu gweithredoedd hwynt, 
ynghyd a go chestion y Idywyddiaeth Brydeinig yn gosod pob 
gallu i gyd-dynu yn y rhaffau hyn, orfodi pob un o’r rhai a 
ddysgwylia. t gyd-etifeddu y Ues o hyny i gyd- weithio à hwynt 
yn hyn â’u holl altuoedd? Ac onid yw eu hesuimplnn hw v yn 
profi galwad ar eu holl l.latit, nid i gyssegru eu hunain yn unig> 
ond yr eiddo a fenthycodd Efe iddy nt i gyflawni ei fwriadau 
Ef ? Yr hwu a uryfhâ eu breichiau hwy yn hyn, yn unig a 
fwynha olud o barhâd, a dyma’runig ffordd a wydtlom aui dani 
i ddal gaf'ael yn y golud a fe ldir— ni wyddoin am un ffordd 
arall i’w iawn ddofnyddio - i gael llôg sicr a mwynhâd tragyw- 
yddol o hono. 

Pa un o’r Saint n& ddewisai weied ei arian yr« cael ou trerglo 
i adeiîadu te\rnas Dduw yn hytraeh nâ’u gweloil yn nwylaw y 
drygionus yn adeiladu teyrnas y gelwi; a phwy na ddewisa 
fedi o ffrwyth llafur felly fywyd tragywyddol. nag. wedi treilio 
ei olî fel arall, i dderbyn gwobr anghyfiawnder ? 'Wel, ceir 
gweled «ir fyrder. eanys os ydyni wedi gallu dangos y filfed ran 
o’r rliagoriaet!) yn ysylwadau hyn. dv sgw > liwn glywed sŵn 
arian y Saint yn treigio tua Swyddfa yr Ariun~dŷ 
hwnî Dim Itni a’m boddia; hyd I 13 ny ni chredwn ein bod 
'wedi oael eiu ileall, a threiwn ddweyd yn eglurach o hyd 1 


GALWAD AM WEITIIWYÎl I WINLLAN DUW. 

Aber stiryth, Ebnll 29, 1 SC-5. 

Amwl Fuawl' Jones, — Dymunaf arnocli i chwilio am ddyn 
da i ddyfod yma ataf, os gallwch ry w fodd ; gall gael lleoedd da 
i bregcthu. a digon o wrandawwyr Y mae yma filoedd o drig- 
olion heb un Sunt yn eu plith. Pregethais y Sul diweddaf i 
gannoe<kl o bobl mewn lle aelwir Talybont, yr hwn le a gyn- 
nwysa la«er iawn <> drigolion, ac heb un pregeth wr Saint yn 
byw yn eu püth. Pnn yr oeddw-n yn eu cymhell i ufyddhau, 
yr ateh oedd ganddynt * Nid oes neb o honoch yn aros yma 
gj da ni.” Mae y gwaith yn fawr, ond y g-weithwyr sydd an- 



TT'C.nn'S s f.tcìs. 


"? r>íT 

aml. îsid ydyrrî ond ilau henurind ar un ntîirnw yn x V.i hvn+ r 
ae nid oes un arsill yn nes i ni nâ ! \ t> f’ltiroe hl. Y m:ve yma 
drligon o waith i’w gaeì pe denai rìiai n’r hrodyr y m.*«e fy 
ngweddi hwyr a horeu ar D iuw nm eu gweled yn rìyfod nr 
frys. Yr ydym oll yn iach ac yn mwrnlwu Yshryd i)nw. 

Eich brawd yn y Cyfmrmod Newydd, 

Thoìi \? Joy f.s. 


T’.N xn A J, L F.TTO. 

Paiitref Bevu\ Mór,. FJo iJì Ì5, isr>ô. 
Antyi, Lrwv r>r> Jo-nf.s,— Y r wyf wedi deehrou traetln'du yri 
Sir y Fèn, a rhwng îiyny a'r prege'Jiu mae vr egwyddnrion yi>. 
myned ar dân trwy y lle. Y Saint n’u he-jwy Idorion y w tcstun 
]ienaf y gy mydogaeth. Daeth yma »>dan frawd - 'r Alltwei\ 
trwy eich oynghor, yr hvn a iu'hoso-dd ia«onydd mawr. Y 
mae ynaa ddiçon o waitii i grni’ifer a fynoeh o got1ỳ'rs\ geili 
rhai g»„el gwaith yti N«r K .ae'’ j,yh : a * Y ìd weli, ac mewn nmryw 
fanau ereilî yn y Sir hon. Wrth N>b :ir«roelvm a welir yn awr 
gwna-wn fedyddio cyn hir-, h«*th ì>ynag. dyna ydyw ein tacr 
weddi beunydd. Mae y Sa : nt yn Nghaernnrvon mewn undel> 
da. ac yshryd cariad yn ]l ir,w eu caìonauj ae yr wyf inn u 
rhwng pohpeth yn teimlo yn ddeilwydd. 

Chwilio am waith i ereil) oe«ld eieh cyngh-jr i mi : yr wyf 
wedi eyfîawni hyny. ae etto yr wyf wrth eieh ewyîlys. canys 
gwn mai hyny yw ewyllys- D-n«w. 

Eicli hrawd gyda’r gwaith yereu. 

Wm. Lr.w ■ s. 


UBGOHN SEION, 


Äcrîn p Äatnî. 


rn’OD SARWRN. MAI 12. is:,r>. 

T GwiüfodoO'Ltaid. — I lydorwn y byrld i alwadau tneriorí 
j brodyr o Sir Fôn, Aberystwytb. &c..yn y rliifyn Irwc, tÁu 



TTWiORN «KlON. 


| -.5. 

cynrnrth'wyo i •Moffroi üweision Dnw ts*wy y .leliru î weled eu 
«ìyle 'sw y:!(i o fy oed .ill-in i'r wiulî n. :;e yn enwe.liiiol <1 ys- 
ywyliwu i Lywyildion \ Cy’m sulle- -'’au :i Lîywydii’on y C°.n_ r - 
er.au aîw sylw y swyddogion liyny a allant fyr.ed iII.hi i broy- 
otîiu at y (îdyledswydd arbenig hyny ar f'rys. Mne y tywychi 
yn awr yn cîaearu. fel y goîlir \ re.ethu all m a eliael ehwanog o 
wrandawwyr n;;g a c.eid mewn t-ai yn y g/inaf. ae o hyn i’r 
eynlnusaf yw yr amser liawíhhif yan y wì:ui i íMyf.il i wranci*». 
Frodyr, ‘’prynwch yr amser ohlegiii y ily*hlian syrhl ■iilrwgl” 
Mae Duw yn galw vn daerach arnoch i arnlyju fT« » m I . ! y hywyii 
i’clì eyd-d lynion eieni n:i Uyne<M. nc yn dys^wyj niwv o 
liunan-ynìwadiad. sèl ac ymroaci. o gymmn'ut ag fod ria ífynan 
anwiiedfl yn rliwynio y bobl yn ciynaciì «iỳnacii. ac yu gym- 
niaiut a.sr ío<l awr ei farn ef yn «lynesu. 

Mae galwadan taerion o’r gogleihl, Sir Benfro, iMeirionydd, 
nc Aberteifi. am gymhortìi i fe«li y maesyiid helaeth sydd o’u 
ìiamgylch eisocs yn gwynu i’r cynheuaf mawr. Chwi fedeiwyr 
y prif winllanydd! na throwch glust fyddar at cu Hef. eithr 
hogwch eicli crymanau ar frys. ac A y gweddai i wcithwyr ar 
yr “ unfed awr ar ddeç,’’ — ewch yn ewyllysgar a med wrh, a 
chesglwch eich 3’Sgubau gyda cliwi i’r ysgu^orgyda IhiwenyiM, 
cyn yr arìlwyso y cymylau duon a grogant uwcli eich penau y 
geuaf dinystriol. 

Diolchwn i Evans a Gilcs ani y rhai a enwasant. goreu 
po cyntaf y cychwynnnt i'r macs: galwent heihio ynia a chànt 
y cyfarwyddiadau a feddwn ; ac ymdrechcnt hwy a jihawh 
(»reill ddylanwadu ar creill i’w dilyn mor fnan y l»o mo id. Dy- 
wenydd genym hysbysu fod ein fl'yddlon frodyr Morjans a 
l>avies <>’r Alltwen eisoes yn Sir y Fôn, nc yn seìog yn y 
gwaith da liwn, ac a- th tri 0 frodyrereill yr wytlmos ddiweihl- 
af drwodd yno ar eu hoi. Yr Arglwydd grasol a femüthio y 
brodyr liyn. a'u cadwo rliag y drwg. ac a’u gwrielo o fawr 
fcndith lle yrelont. Mae yr Ilenuriaid D. ì>avicsa damcs J. 
Bhillips liefyd wcdi myned i Sir Gaerfyrddin, n dymunwn ar 
yr hynawsfrawd Tliomns Griffiths <> Sir í'rycìicdniog, i fyned i 
lat'urio yn N^hynnarìledd Meirionydd mor fuan y caniatn am- 
gylchiadau. Gadewch i ni glywed oddiwrtli y brodyr a addaw- 
asant er ys tro yn ol i fyned allan; pa bryd y byddant barod l. 
gycbwyr, &c. 



ìòi 


UDGORN SEION. 


Fro;îyr, teimlwn fwy o bwysigrwydd y gwaitli nac erioed, 
a’r perygl o’i esj;eultiso ; maepob petli o’n hamgylch yn dangos 
hyn, a’r hwn a’i pi’a a ddeffro bawb i gyd-weled yr an«;eiì sydd 
arn ryhuddio y wlad. ac a roddo yn nglialonau ein brodyr i 
wiiçutlmr h\ ny. Mae digon o waith i’w gael racwn gwahanol 
barth iu o’r wlad Ue nad oes neb yn pregethu yr efengyl, eithr 
m:twr ang*»ti îiyny. Ystyried y rliai a ddylent wneyd hyny eu 
•ej frifol ieb yn brydlou. 


: G WRTH- BR( )FION CYHUDDIADAU GWRTII-FOR 
MONAIDDÜ” 

(Cyfieitliad o'r 7/ysbys len.) 

Y mae Mr. Sltort wedi fy ngvhuddo o anwiredd drwy i mi 
wadu ddarfod i mi dderbyn ei lièr i ddadleu y tri pbwynt a 
enwyd ganddo. Mewn ate'niad cynnygiaf y tystiolaethau can- 
Iynol o hlitli amryw sytld genyf yn ol : — 

Yr ydym NI yn ardys^o i Cadben Jones d.dywedyd wrtb 
D iirprw y wyr Mr. Sliort. ar y 3ydd o Ehrill diweduaf. ei fod ef 
yn dcrbyn yr hèt* i ddadleu egwyd.iorion Saint y Dyddiau 
Diweddaf yn unol a’i amm dau c\ ntaf ei hun; eithr iddo ltollol 
wrtlìo»! dadleu y tri p/nmpit a gynnygiwyd ganddynt îiwy; iddo 
gyduno i gyfarfcd â Mr. Sliort yn bersonol pan y «lyehwelai o 
L; ulh'ifìaid, i nodi yr egwydtlorion a ditadleuai arny'nt, Cyd- 
syniodd y •kfÌTprw\-aeth â hyn cyn eu hynmtlawiad. — Thcmus 
Jnnes , Beìjamiu Joihs , Lìautìli, JoJut IT \i/teis a II ilìtum Lncis , 
A bcrtau'y. 

Yr w , f wedi cyfadtlef. ac lieh erioed wadti. ddaríbd i mi 
dderbyii3 r r lièr i ymthlndlu ; cithr gwadais. a gwadaf hob :*.mser 
i mi gvnimeratltv\ eu pyuri.u. Gwyddai Mr. Simrt. ncu gall- 
as ii w bo l. y ffaitli lion oddiwrtli ei genatlon ei Inm. pan bèr- 
io itl fi o íl en y cyhoedd yr liwyr canlynol ! Y ffaitlii mi 
gyfaifo l îi M . Siiort wed’yn a brawf y rlian flaenal': jt u't 
ffaith a wrtli brofa yr oluf liefyd, yn gymmaint a bod poh 
niaterion ereill, od íieitlir y rliai hlacnuf, yn y inorphw ys ar y 
Commìttees i’w trefnu. Ni all.iáai fod un anghenriieidrwytld 
ar.ilt ar Mr. Short a minnau i gyfarfod ond i gyduno ar }■ 
pyneiau a ddadlcui l ; gaw hytiy, c\ n belìed ag y pcrtbynayr 



rDGüRS SElOîí. 


155 


7ièr, ni allaf fod wedi dweyd anAviredd. Etto mewn c'yssyììtiad 
â’r penau : er i ddirprwy wyr Mr. Short haeru yn bendant (yn 
ol y “Swansea Ilerarld” am y 25ain o Ebrill diweddafj fy mod 
wedi cyiumeradu:yo y tri phicynt , etto yn ei Hysbys len ni 
“faeddant” lmeru yr unrhyw, ond “yinhoeedu’* à’r geiriau 
aneglur canlyi.ol, a’r fatli ag sydd wedi hynodi eu holl ym- 
ddygiaiiau, a’m gwrthwynebiad i ba rai a alwant yn hoced- 
waith,” sef trwy fynegu ki nad yiuorphwysodd gysgud o am 
mheuaeth ar eu mlieddyliau o’m cymmeradwyaeth.” Sylwerî 
4 *o’m cymineradwyaeth;” pa bryd, ai yn y mynedel? neu a 
oeddynt ddim yn ammheu y cymmeradwy wn hwynt yn y 
dyfodol; pa un? Os y diweddaf, yna eu haeriad (yn yr 
“ Herald” am Ehrill 5) a’u cyfarfyddant Os y blaenaf, gwna 
y pedwar uehoil, a'm hunan, ynghyd a ereill a enwir isod, eu 
gwrthbrufi : pa fiordd hynag yr hocedant y macnt rhwng deu- 
gorn cyfyngder, ac fel Hanmn yn /i u nain d: ìyj ch a/ed iy. “Pan 
y gwna dynion hocedu fel hyn y mae tynghed a’u condemnia 
hwy i syrthio i’r fagl hon o anghysundeb.” Bradycha y Ö’ordd 
ddichellgar hon o “hocedu” fwrhu^dwfn i euogi y diiiiwed, yr 
hyn a raid deilyngu anathema y cyhucdd deallus. 

Ardystia y persunau canlyuuh y rhai ydynt fo ldlun i dyyn 
d.larfod i un o’m cyhuildwyr, sef Mr. William Morris. eu Ii\s- 
hysu hwynt ar ol ymweliad y ddirprwyaeth â mi, fy mod i 
wedi gwrthod y tri phwynt a gynnygiwyd y pryd hwnw. — 
Leici Elfed Joias , Laniel I caàels , Johu YJulters, a Thomas 
Eai ries, A bei taicy. 

Mewn gwrthbrofiad o’r cyliyddwr arall, sef Mr. Riehard 
Morris, nid ymhelaethaf yma, ond talfyriail o’r dystiolaeth a 
ganl) n : — 

Yr ydwyf FI, Benjnmin Grifiitiis o Lanelli, Sir Gaerfy rddin. 
trwy hyu yn tystio ddarfod mewn yind iyddan àMr. lLehard 
Morris. i’r c\fryw Hichard Morris rodd. ar ddeall i mi. ddarfod 
mewn ymweliad a gafwyd gan ddirprwyneth (<ciu},ittecj. o ba 
un yr oedd efe vn aelod, a apwyntiwyd i wneuthur trefniadau 
gogyfer â <ladl gyhoeddns rhwng Cadbeii Jones a Mr. C. SSiort, 
i Cadben Jones, ar y cyfn w yinwul.ad, wrihod dadlcu y tricyn - 
nyyiad a gynnygiwyd gan Mr. Short. — Be/jamin G/ itftls. 

Hyderaf yn ddiammlieuol fod .y tystiolaethau uehod, yn gys- 
sylitiedig à haeriad Mr. Siiort. fy mod yn gwybod nai oedd 



rr>oo::N «r.roy. 


Vonyf on<1 nn tvst, a bo;l Inrmc jn un o'w plaid ì fy hcn , (!) nc vrr 
î'urwncb yr !i vti a <"ì<lian :»o<l«l <lros wefnsniî <?i Barcln illir !)-iir- 
yrrrywr. yn ol yr Tìc: '•]<] a m Bbriìl I! i !;ìn fy n^acl [pnn str 
yr ynH'clia'l a ii'i'bwiì] ’.vr ii fy mnyylrhyrìu «ran fy n „»b vfeülion, 
— yr IìoII b ‘tban hyn yn (ì iiirnnol i orib li y eyhoerhî <iealh,s 
! iì rhy<! Mi r.i i ol-liwrth y cyhu ! îi.-ol uchod, ac i‘w oson lle v 
p rthvna yn cyfreithlawn. 

C'. fi'hlcfa ’!r. Short nad yn crhyn fy mh cneciau- y mae <*i 
wrthwynchiadnu. eithr yn erhyn fy unitr safon. — v ÌUòhl. trwy 
;ldywe-lvd yn ei ílyshys len ei 'ldymuniad i ddadlmi ar Lyfr 
' ormoo." wedi i<i< ? o ddarllen fod yr un pwnc wedi cael ei tryn- 
nvir <i < • ; 1 y f i ; - cynnwysir vr hyn a eihv yn “Tloniadau Joe 
Smith” yo fy nil hwnc. ac yn lle y “ Xatur Ddwyfol.’* f»*l y 
tiei'w iii. yr oe Mwn wcii eynnva' y " Duwdod;’’ am V *‘Gvt‘un- 
drefn yshrydol- wreigiaeth,” cyfiddefaf fy anwybodaeth o honi; 
hodau thjnnl yw ein holl wragcld ui ; eithr yr oeddwn wedi 
cyrmyg “ Aml- wreigiaetlù” Pa hetli yehwanega all efe ofyn? 
T]i n uiean mae yu aMur yw i wyro oddiwrtli yr hyu yw Mor- 
moniaetli mown irwirionedd at aíluniau dychymygol. atçasacîi 
yf'^i)lw '4 v Mormonîai«l na>r iddo ef ei luin. 

Mcwn a!e')iad i’w wrthwynebiad i ddadleu yr athrawiaethmi 
a ■_* vmiw vsir yn ein llyfrau hyd oni wybydda (trwy anwire<id: u 
«*nlli‘»wyr «'tto. hid siwr) pa un a ydynt yn 4< Ddadguddiadau 
] ) w v i*o ncti yn <hvyli Y nhpe iidd." gofynaf. Pa fodd y uellir 
prníì ! .. \ fu! I(*î) y Bcihl yn well t:â tltrwy yr athrmciaethau a. 
^\'nî v\ s ? ! )vniun:if hysbysu íy njhyfaill o’r hyn a ym- 

<1 !:.*Mirys yu <!dircelwch cuddiedig iddo ef, sef. niai y prawf 
shjr.if a. ;:l c;'c ‘1 o d Iw.yfoMeb y Bcibl vw trwy rjredit ac 
rf/d/irr' i'w ;\dirairi(iet/irm. a dcrbyn o-.Miwrth ci Awdwr 
Dwyfo! cy fla»v:iiii«l o’i a<ldewidion. Cynny<ria Duw y prawf 
a !r..'cl<*'!i', r hwn o cir>virc<ld Llyfr Mormon, ac nr y dadutid liad 
Ityn, <m I ar nid ' ? st<)riaii “ Ytudceeaidd" yr “ ymhongiana ein 
cyfuinirt'fit,” Mr. Short. 

!\Tae ci îiam- gymhwysiad o'r gair indefìnite ” i awyrymu nad 
oeddwn íyn «lcallci osodiadau.yn arddnn”osiad arall o’i awydd 
i ejrcu anjhysson lebau; tra mai nn rheswm gorfiödol i’w 
g\vrtho<l nedd, fy ?.*?ot/ i yn de. 11 yn dda mai ei fwriad oe<ld i 
adrodd cn’lib a chyhuddiadau a wrthbrofwyd lawer gwaith o'r 
blaen, yr hyn a hroíìr yn rhy wirioneddol gan ei gyfa' 1 defiad 



tfUtíOSiü SE.OSî. 


iir 

■yti ei Hjrsbys-len ddiweddaf, nuii ei bru&un ydynt chwedhu; 
“gwrtligilwyr,” a tbrwy y fatli fruwddeynu angliret'y d.ioì » 
“Tliwyìl YanÌMuidd;’ ■•crug o afrcsymuldeb ac aufucsuldeb,' 

•• eabledd,” &c. Mewn giiir, ma eyn ddiauin.beuol genyf j 
fiìeiddiiii juib boueddwr i dda.lleu ei grefydd s.iiitaidd gydag 
uwdwr y cellweiriau, Uysenwau, a’r gwawd o betluiu saiitaidii 
sydd yn ei hysbysTeii— ei gam gyhuddìad gwartlms preseiui.d 
o anwire.ìd, a’i haeriad dLywilydd yn y cyiioedd, fod fy 
•■ nyweithiedocdd i yn aeliosi i angylion wylo, ae i d..ynion ;t 
h benywod i gywilyddioü Cywilyddiai Cristionogaetli i 
glywed y Beibl yu eaei ed wrliiud, ae oraeiau cyssegredig yn 
caeì eupwysu yn ng'durianau y futh eiillibau a gymiygiai am 
tìyddwyr yn absennoldeb y gwirinnedd, yn eid.} n } r efeiig} 1,— 
hònai dynoliaetìi ddystawrwydd diyatyrllyd bawb dyuion da 
ar y tatli ffolineb. B. Joses. 

CYMMANFA ORLLEWiNOL MORGANWG. 

Cisswliwvd y Gymmanta ucliod yn Neuadd y Saint, Heoi 
Orange, Abeitawy, Ebriii 22, lle yroedd ymgynnulliad y Saint 
yn lliusog a siriul. Cynualiwyd tri cliyfarfod yn ystud y dydd 
Wedi byr auiiereli y Saint yn gyfunv edd á'u sefyllfa a'u i.yni 
droelúadau yn ysbaid y tri niis blaeuoroi, gosodwyd gerbroii 
Awdurdoduuyr Eglwys. Ymgyfanimodwyd yn uufrydol i’w 
d'al i fyny. Amlyjwyd liyny gyda tìieimfadau hyfryd a 
ddyddorul. 1T'} dnawn a’r hwyr cawsom ein benditliio á Jîln'eg 
etlinu uertliol a bywydol y Llywyddion Cadben D. Jones, C 
■H. Vi'lieeluek, J. D. Russ, a W. C. Duubar. 

Yr oedd y N'euadd yn fwy nâ gorlawn o wraudawyr, a clian 
noedd aiian yn awyddus i wrando. Er jinn maey bleiddiaid yn 
y Dref' lion wedi yniuno i ysglyflo praid.l Duw, mae y Sainl 
yma ar gynnydd buan, a'r lioll le yn un goddaitli tanllyd u 
gynhwrf, ac yn fcrw crticlúiis a gwyllt yn herwydd "S.iir.t y 
Dyddiau Diweddaf.” Yr ydym yu bedyddio yn ngliaiiül y 
rliyr'el, a e)ieii}ui filiwii nertliolucli darnau ná’r “ Laucusla 
6'ü/.s,” yn ergydio bwledi yicirionedd yu erbyn y gmi, i.es 
dryliio catmu cyfeilioiiiadau yn eliwillryw ; ae y mae ucliel 
lywyddiou by dúiuuedd auglirisl mewu dyryswch, wedi eu tôi 
gan gywilydd a gwarth. 



I5S 


CIMJ'iRN SEKW. 


Y GW'ir: sy’n ymlitì y <jn-i 
I d wyllwch o’i lloll tiyllnu. 

V cynnrychioliad ,ni y chn’nrtcr sydd fel y cunlyn:— Arcli. 
Dlf. I. Hon, 76, Oíf. 34, \th. 21, Oia. :9, ymíudodd 9, hu tarwi 
I, hedytldiwyii 25 — Cyfanswm 431. 

Yreid louh yn serchus fel arfer, 

1)ewi Elfeo J .nes. Ll/toyjd. 

A. L. Joxi:s, Ysyrif' nydd. 


C Y M M AYFA LL A N T S AW E L. 

CáF’iwo caniatâd gan un Mr. Pritchard i gynnal y Gymmanfa 
uchod yn y Town-Hull, Llansawel, Ebrill 15. Declireuwyd y 
eyfarfodydd am 11 y boreu, am 3 y prydnawn. ac am 6 yn yr 
hwyr. Er mor helaeth oedd y lle. etto yr oedd yn orlawn o 
wrandawwyr drwy y dydd. Pregethwyd vn y gwahanoi gyf- 
arfodydd gan yr hcnuriaid canlyiiol: — B. Jones, Llywydd Cj'rr- 
nadledd Llanelli, B. Evans. Llywydd Cynnadledd Aberteifi. 
Thomas Jenkins. Llywydd Cynnadledd Caerfyrddin. J. Evans, 
Caerfyrddin, James Jones, Llangadog, John Evans. Penywern, 
J, Edmunds. Llandeilo, ac Evan Morgan, Brachfa. Pregeth- 
wyd yn dda i wraudawwyr astnd, ac fe ddangosodd y gym- 
mydogaeth gareiìigrw' dd mawr ar yr achlysur. Gwahoddwyd 
wyth i giniaw gan amaethwr parchus, o’r enw Mr. James, ond 
nis gallasem i ychwaneg nâ phump i fyned. o herwydd fod 
ereill ar yr un egwyddor garedig. Rhoddoid Mr. Williams, 
Red Lion , letty yn rhâd i amryw. Mewn gair, yr oedd y nerth 
rhyfeddol a gafodd y pregethwyr, Uiosogrwydd y gwrandawyr, 
a’r caredigrwydd mawr a ddangoswyd yn llawenhau ein calon- 
au yn fwy nas gallwn ei ddesgrifio, a’n gweddi daer yn bresen- 
nol yw. ar i'r Duw yr hwn bia’r gwaith, i fendithio pawb am 
eu caredigrwydd, ac i lwyddo ymdrechiadau ei weision er 
ttieddu Iluoedd i ufyddhau i’w drefn, fel gallont fwynhau y 
bendithion a addawwyd iddynt. 

Yr eiddoch, &c., 


T. Jenrins. 



tJDGORS 9K10N. 


159 


MYNEGIAD 

O'r î!;//rau ar icerth yn “■ Swydlfa Udgorn Seion Aheit'twy. ;n 
■’ighyd n'uprisiau i Ddospartliwyr Cynnadledd.ua Ciangenau. 

Llyf/ Moim.on, yn rhwym 4s ; — Is 3c. 

Athrawiaeth a Chyfammodau, yn rhwym 3s ; — 3s 3c. , 

Llyfr Hynrnau, rhwymiail hár iẁif 'is 3cy — 3s 5c. 

Etto. yr nil oreu is; ís 2c. 

Etto, o groen llo cryf' ls 9c; — !s 1 lc. 

Ud’ìorn Seion. Cyf. I— IV. vn rhwym 3s yr un. Cyf. V., 
Is loìc. Cyf. VI.. 2s. Cyf. VII., 2s 10jC, lieb eu rliwymo. — 
Elw o I rhifÿn o hob 20 i’r Cangenau. 

Prophwyd y Jubih, Cyf. III., Imb ei rwymo 2s;— 2s. 

TRaETHOUAD O WaCEB CAPT. JONES. 

Yr Euryrawn Ysgrythyrol, yn rhwyni 3s;— 3s 2c. Heb ei 
rwytno 2s 4c; — 2s 5c. 

Pwy yv> Dmo y Saint, y cant 1 7s fic ; — 1 9s 1 Oc. 

Yr Hen Grefytlil Newydd, y cant XI 1 8s ; - £2 0s. 

Annerchitid, y cant lOS; — 1 's 6c. 

Gu'rthbrndon i'r Spaulding Story am Ly/'r Morinon, y cant 
l4s. 2c; — lös ldc. 

Anmhoblogrwydd Mor moniaeth, y cant Os; — 7s 6c. 

Yr Artceinydd i Seion, y cant Us;- 12c. 

Pa bethyw Mormoniaeth, y cant 3s ; — 3s 9c; 

Pa beth yw Giás Cadwedigol, y cant 3s 6c; — 3s 1 !e. 

Tafleni Cyfiifladoì, 3c yr un. 

Gwahoddiadau i unr-hyw le, y cant i s I Oc ; — 1 s 1 1 c. . (ond erchi 
dim llai nâ 300). 

TRA KTIIOI>AU O WAITH JOHN DAVIS. 

Llyfr yr Eglwys, yr un 1 1 s. 

Yr Hyn sydd o Ran, ỳc., y cant 6s;— 7s. 

Epistol Cyffredinol cyntaf y cant 6s 6c; — 7s 6c. 

Traethawdar Wyrthiau, y cant fÍ8;- 7s. 

Ttaethodau ar Wyrthiau. Rliif. I — 6, y cant 6s ; - 7s . 
Pregethu i'r Ysbrydion un Ngharchar, y cant 5s 6c ; tís Gc, 
Ewch a Dysgwch, y cant Is 8c;— Is lOc. 

Ymddyddanion, y cant 2s 9c; — 3s. 

Profwch bob pcth, y cant 2s 9c; — 3s. 



’UDGuHls SEtOl'í. 


ÌGö 

Jj/daiiu \ouít , y cant 2s 9c 3s. “'i 

I'ircúedit/ u'r BacLycuijit. y cai t Is lOc; — 2. I CancUon, 
Tỳsiiul.ieth y Suut, y car.t ís tíc ; — ls llc. J 
- AcÌìos lilatcì' Ct/utaf. yv un .£ 0 *, — i-$c. 

JJurlíliuau ar Ffydd ; yr un 3c ; — 3 bc. 

^ CuayL y r un 2s I lc; - 3s 2c. 

V J c;// o Fatcr Bi is, vr uu ls ;--!s lc. 

Aduíyyiud ar lyfr \}\ Joncs , Beíliesi/u, y cant Ss öc; — lOs G. 
Jjialumjc. biitceeu Lleccrcnd <V Bot/. y cant 3s ; — 3s .Oc. 

G’ttít JV. Ddu, y cant 2s 9c; --3. 

U e/l sce Jostph Smith ílt/runt, y cant 2s 9c ; 3s. 

Tru't/diteai Addünlai , 3c un. Etto, i brcgethu, 4c yr un. Etla, 
•E 0 i\v > 2c yr un. 

Bauyosiad Aelodiueth , yr un ls Süc; — 2. 

Dcaller maiy pris cyniat' sy.id i’r prif, :Cr uil i’r is-ddoa- 
parthwyr. 


AMitYWlAETHAU, &c. 

Hvsbvsiu y Llywyud Richards fod cangennu o‘r Eclwys 
\vcdi eu scfydlu yn Mexico. yr oedd {landdynt i feuyddio yn y 
trwanwyn. Er fod tywyliwch dudew yn am lòi y wlad. u hod 
dyniou v.odi syrthio i drwmgw. sg, ymhola llawcr ani y fíordd i 
fod vn cu iwcdig-. Nid il.ii dyddorol yw y newyddion o Benrhyn 
Gobaith î)a. lic yr oodil cymmaint 0 wrthwynebiad yn y dech 
rcuad. Mac eu nifer yn brcsennol yn 3S. 

•c* - Anlbner pol) ilytliyran. yn cynnwys eirchion a tlialiadaii 
ì Capt. Joues , “ Udyorn Seio/F Office, Stcatisca. 


C V \ N W V S I A 1). 


l>eis.i-l» :*.i Lywyihl >1 l 10I üalfithiMU, átc. l-js 

Atr-nt-iiy 14,* 

G.ilw.id uttt w.'.th'.. > 1 i wtiill.ii) J»n\v 15! 

t» 'lyu' •> •'• t.w- lit,— Y <i\v;if.,diii>liwi:l | /j*> 

<.vt 1 ’itl.i 11 i.'\ lit: iilt.i aii ‘ G;viih-fvMinuiiairiil lòi 

C • iniiiai.fa Oilliwiii"! Mm imiiws* 15," 

t.yaìinii! 1.1 I.Uui-.iwel 15-* 

ìrlyni'üi.i'! o’e Llyfi an s)i>d a: wcitli. 15;» 

Auii) w i.iflii.ui, &c lfí-» 


A II K R V A \N V : 


flllGHilHtYb A C w V HU£|;D W YD UAN D . JONfiH. 



ÜDGOIÍN SEION, 

N £ V 

^ncn j) c#atnt. 


Ruif. II.] MAI 26, 1855. [Cvf. VIII. 


ASSERCHIAD YR ANRHYDEDDUS LYWODRAETH- 
WII BRIGHAM YOUNG, 

At Senedd Diriogaethol Utah, a draddodwyd Rhagfyr 1 1, 1854. 

Toneddigion y Cyrghor a Thŷ y Cynnrychiolwyr : — Dan 
ddylanwad hynaws a gofai amddiffynfäol y nef uchcl, yr ydym 
wedi ymgynnull yn y cyflwr o Gymmanfa Gyfreithiol, i 
erdeinio a setydlu y cyfryw gyfreithiau a fyddant fwyaf gwas- 
anaethyddol er lleshâd cyffredinol. 

Llafur yr amaethwr a wobrwy wyd gan gynheuaf helaeth- 
lawn, ac y mae heddwch, llwyddiant, a ffyniant wedi canlyn 
eiu holl ymdrechiadau yn hynod. 

Gwaredwyd ni oddiwrth y ffrewyllau gorlifedig ag ydynt yn 
anrheithio y cenedloedd, y dystrywiwr afrywiog, a’r fflam ddi- 
fâol. Gyda diolchgarwch a mawl, bydded i’n hymgeisiadau 
ddyrcliafu o galon ewyllysgar a gwresog, at ein Tad a’n Duw, 
yr hwn a estyr.odd i ni fendithion gwei'thíawr, ac a achosodd 
i’r ddaear ddwyn allan ei aherth er ein cynnaliaeth. 

Er fo.d ymfudiaeth helaeth wedi cael cartref yn y dyffryn- 
oedd heddychlon hyn yn ystod y tymmor a aeth heibio, etto 
niae yn gredadwy fod yma gyflawnder digonol i bawb o ym- 
horth hyd gynlieuaf arall. 

’l’rwy ymdrechiadau diflino ein teilwng gonadydd yn y Seu- 
cdd, yr Aurhyd. Jolin M. Bernhisel, mae liawliau wedì cael e* 
derbyu er gwueutbur “ Ffordd trwy ein Sefydliadau deheuol, 
H [í’sis ig. 




162 


UDGORN SHION. 


ac yn ymestyn i ffin California; er rìal cyfryngwríaetli á'r 
Inrìiairì; ac i dalu y rìraul a dynwyd wrth rìrìidíiymu rhyfclgar- 
wcli yr Inrìiairì yn y blynyddoedd 1851 a i8;V.\” Y rhai hyn 
yrìynfc yr hawliau cyntaf o’r fath a wnaethpwyd droa y diriog* 
aeth hon. Y weithred hon o eiddo y Senerìd, er yn ddiweddar, 
nid yw yn llai derbyniol, yn ar<idangos, fet y gv/na, ogwydd- 
ia<l i leoli Utaii ar saûc gyfartal à thiriogaethau ereill. Yr 
ydym yn ei groesawu fel argoel dda, ac hyderwn yn ol llaw na 
í'ydrì ei Jles i gael ei esgeuluso, na’i hawlian eu diystyru. Ym- 
dden/ys fod anhawsdra i gael hawiiau ar ol eu gwneyd gan y 
Seuerìd ; inis arol mis, ac hyd y nod hlwyddyn weithiau sydd 
yn pasio cyu y rìerbyiur liwynt ar amser taliad. Jjle mae y 
pell'ier mor fawr, a’r moddion cyfiafareddiad mor derfynol, y 
mae yn ddymunoli weithred y Swyddfa i fod yn barodoi ar y 
fath faterion. 

Y rhagweliarì presennol yw, na fydd i’r anrliegion a gyfran- 
wyd yn yr eisteddiad cliwe'idaf i gael eu rìerbyn cyn pen 
biwyddyn arall ; y fath oediadau yrìynt yn effbithioli yn feicliu» 
iawn ac yn anghyfiawn ar y diriogaeth, yn ogystal ag ar y 
rìinasydrìion, y rhai a fuont mor hir yn dysgwyl yn bruderus 
am gymhwysiad o’u hawliau cyfiawn. 

Y cyfraniadau tuag at y Talaeth-Dỳ a’r Pennyd-dŷ ydynt 
oll wedi eu gwario, ac mewn trefn i gwblliau y naill o'r gweitb- 
iau hyn. gofynir cyfraniadau ychwanegol naill ai gan y deddf- 
wyr neu gan y Senedd. 

Y gweithiau yn Fillmore a gynnyddasant yn gyfíym y tym- 
mor a aetli lieibio, a rhag- ddysgwylir y bydd y Talaeth-rìŷ yr„ 
barod er addasiad y deddfwyr ar eu heisteddiad ílynyddoi 
nesaf. 

Cadwyd heddwch â’r Incliaid yn ystorì y flwyrìdyn, er hyny 
pleidiau minteuol o’r Utiaid a gafwyd yn anghyfeillgar, yr liyn 
mewn un enghreitft a ganlynwyd yn eu Uadrìiad o rìdau o’n 
rìinasydrìion. Y drwgweiihre<hvyr o’r troserìd hwn a ddygwyd 
i mewngan Indiaid ereill, ag a drosglwyddwyd i fyny i awdur- 
dodau yr Unol Daleithiau. o flaen pa rai y cawsnnt brawf teg, 
ac a gafwyd yn euog o lofruduiad, ac a ddienyrìdwyd yn ol y 
gyfraitli, a rhoddodd \ r lndiaid eu hunain dystiolaeth yn eu 
herbyn. 

Mae wedi gofyn cryn ddyoddefgarwch a’r amynedd mwyaf, yn 



CDGRON SEION. 


ioS 

fjgystal a symiau helaeth o aurhegion ar ochr ein dinasyddion, 
ì ddal perthynas gymmodol â hwynt. Mewn rhy w ychydig o 
enghraifftiau maent wedi anturio ar y dycddefgarwch a ddan- 
goswyd iddynt, ac wed» ymddwyn yn anmbriodol ac enlhbaidd 
iawn tuagat y bobl. Y callintb tangnefeddus, yr hwn o’r dech- 
reuad a ymarferwyd tuag atynt, yn ddiammheuol a attaliodd 
lawer o gyd-darawiadau a aiiasent gael eu canîyn gan ryfel 
agored. 

Er fod ilawer iawn o gig eidion. biawd, dillad, drylliau, 
defnyddiau rhytel. &c., wedi eu rhoddi iddynt, i’w cymmodi a’u 
gwneuthur yn gyfeillgar, etto tueddfryd greulon eu nhatur, 
eu dullweddau diamcanus a gwael ydynt y fath fel nad oes un 
diwaliiant, ni waeth pa mor hael, yn aros yn hir ganddynt; a’u 
seguryd sydd yn rhagtìaenu unrhyw feddylddrych iddynt gael 
eu digoni o’u cymhorth eu hunain. 

Y Shoshoniaid ydynt yn hytrach uwchlaw yr Utiaid, ac yn 
darparu yn well dros eu bywyd eu liunain. er bvny cyfran 
Iielaeth o honynt a wersyllasant ar y sefydliad.iu i'r gogledd 
vn ystod yr ijàf a aeth lieibio. Llawer a wnaetlipwyd gan y 
trigolion, oddiar eu trigfaniad yn mhlith Indiaid y mynydd- 
oedd, i wcìia eu cyfiwr. Cafwyd hwynt yn y sefyilfa iselaf o 
ddiraddiaetii — tiawd, anwybodus. dioglyd a clireulon. Yn eu 
llidiogrwydd, nid oedd dim a'u rhw ystrai, ond ofn. rhag rhedeg 
i’r troseildiadau gwarthusaf. Gwerthasent ac hap-chwareuent 
ymaith eu plant eu hunain, a dwyn oddiwrth a lladrata Indiaid 
ereill o’r eiddynt hwythau, naill ai i werthn. liap-cliwareu ym- 
aitli, nen i ladd, fel y byddai i’w mhympwy edrych yn foddhaol 
iddynt. Cetfyl neu ddryll oedd yn cael ei farnu yn gyfwerth 
am ladd <lyu; a phob cysgod o anhawsder a ddaeth yn fater 
cyfnewidiad am ystyriaeth o arian hathol. Y sefyd wyr yn 
ddigyfnewjdiol a roddasant îddynt luniaeth dillad, a’u diwall- 
asant liwynt â drylliau, a defnyddiau i hela. ac mcwn ararywiol 
fifyrdd wedi gweini er eu cysur. Codwyd llafur iddynt inewn 
llawer o lefydd. ac adeiladwyd tai i’w peneithiaid a’u prif 
ddynion 

Mae y callincb hwu wedi cael tueddiad i ddiwygio en moesau 
a’u tue<idiadau gwaol hwynt, a rtiai prydiau i lafurio dros eu 
eynnaliai th eu hunain. 

Y llwyi r hwn o haciioni tuag atynt, mewn ychwanegiad o 



Hi 


tfiGOÌH XI" f. 


jfolli meiiiionnau çwastadol a nchuswyd gan eu hanrheifiiúíìí, 
iydd drctla a llwyth tost ar y bobl, yn neillduol yn y líuocdd 
«efydledig mwy unigol a theneu, yn mha ie y mae eu hymwel- 
iadau yn fwy mynycli, aa yu aael eu gweini yn fwy ll;osog. 
Oyda theimladau o ryddid, gan hyny, yr ydym ni yn edryclt 
yn mlatn tuag at daliad y eyfraniadaa prejennol er dal tyf- 
ammodau gyda’r Indiaid, yn y dysgwyliad y bydd i'r bobl t 
gael eu sicrhau yn erbyn eu hanrlieithiau, ac mewn rhan i gaef 
*u rhyddhau o'u cynnaliaeth gwastadol. 

Y Diriogaeth hefyd a ga ei had-dalu am y bîaen daliad * 
wtiaeth hi o bryd i bryd er Uethiad geiy niaethau Indiaidd. Y 
mae yn anwadadwy fod y treuliau wedi bod lawer yn llai, ns- 
ttiiriogaethau ereill mewn cyffelyb gyflwr, ac y dylai gael eí 
thyfarfod mewn ysbryd o haelionusrwydd ar ran y Llywod- 
raeth Gy ffredinol. Ond bt-îh bynag a fyddo y Llywodraeth yn 
alluog i gyflawni yn ei chwsmeriacth â’r Indiaid, braidd y dy*- 
gwylir y bydd i Utal) ígael ei hesmwttbau o'u presennoldeb, 
— o ganlyniad, ddim i gael ei rhyddhaa oddiwrth eu hanrheith- 
ian. Y trigolion, gan hyny, a ddylasent sicrhau eu hunain a’a 
nitíddiannau gymmaint ag sydd yn bosibl, ac i fod yn barod i 
araddiffyn eu iiunain ar unrhyw eiliad oddiwrth eu hymgyreh 
rhyfelgar. Pob sefydliad ddylasai gwblhau eu hamddiffyn- 
feydd, a chynnal ymgorffoliad miìwraidd bywiog a grymus, 
Mewn antrywiol o ífyrdd mae y bobl wedi ceisio sierlian eu 
diogelweh eu hunain, ae i amddiffyn eu mheddiannau oddiwrth 
anrheithiau gwastadol, yn fyr i gynnal milwriaeth agored yn 
eu herbyn. Yr ydwyt’ i yn «nwedd wedi dilyn yr un llwybr 
cyfeillgar o gallineb tuag atynt, gan deimlo yn argyhoeddedig 
aiae yn annibynol o’r ddadl o ymarferyd dynoiineth tuag at 
ry wiogaeth o bobl mor isel ac anwybodus, yr oedd yn amlwg 
fod yn fwy gweddus. ac yn Uai costfawr i w porthi a’u dilladu, 
Ba,_' i ymladd á hwynt. 

Y callineb a fabwysiadwyd tuag at fintai fechan, yn arferol a 
gyfanneddu swydd Ilober gan bresw> lwyr y dosparth hwnw, 
yn eu dospartha yn mhlith y dinasyddion, gan wneuthur 
detholiadau doeth i'r Indiaid, yn mha le y gallent hwv a’u 
îouluoedd deimlo fod ganddynt artref, a gwybod y gallant ym- 
(Jdibynu ar gael ymbortb, diddosrwydd, a thriniaeth garedig 
yu gyfuewid am c-u gwaith, sydd i’w weled ya effeithiol, a,e o» 


«t*ÖORN SRIOK 


1*i 

yg y diwedd, y bydd iddo brofi yn llwyddianmis, a duedda, a 
äeiaf, i sicrhau heddweh i’r preswylwyr, a gwareidd dra i'r 
Indiaid. Diau, llawer iawn o ddyoddefgarwch ac amynedd * 
fuasai yn ©fynol i cario allan y callineb hwn, hyd y nod p« 
hyddai i’r Indiaid foddloni i’w brofi. l J e bmsai iddynt gael eu 
rhoddi ar waith yn gyfaddas, credir. y gwnaethent ddyfod ya 
älafurwyr buddiol wedi yehydig brawf. Cawsent eu talu ya 
anrhydeddus ac yu deg yu y fatli bethau a fyddai yn eis- 
ieu arnynt, dydd wrth ddydd, yn ol eu hanghenrheidiau, hyd 
nes y dysgent i fod yn fwy darbodus o’u moddion. Fel pob 
gweithred arall o ddyngarwch mawr, hwn fyddai yn raddol yn 
ei effeithiolaetli, ond os y gwelir ef yn deilwr.g o ymarferiad, 
«redir y gelìirei gario i effeith gyffredinol yn y diriogaeth. 

Yn llawer o’r sefydjiadau deheuol. mae yr Indiaid eisoe* 
wedi dyfod yn ddefnyddiel mewn Uafurwaith a busnes. ac nm« 
nifero biant India dd i’w cael yn byw mewn teuluoedd, y rhai 
a’u eymmerasant i’w dwyn i fyny a’u liad lysgu. Mor bell ag 
y mae fy ngwybodaeth yn eyrhaedd mewn perthynas i’r pwnc. 
T fath blant a gawsant lesha-d yr Ysgolion Cyflredin; y fendith 
hon a sierhauwyd iddynt drwy weithrediad cyfraith. 

Mae y pwuc o / dysç/eirtiacth yn debygol o fod wedi cael cym- 
maint o ystyriaeth yn hon ag mewn unrhyw Daiaeth neu Dir- 
iogaeth arall newydd ei sefydlu. Braidd yn yr lioll Adranau 
a Dospartliiadau. mae tai ysgolion gwych wedi eu cyfodi, ae 
ysgolion yn cael eu cynnal drosran o’r flwyddyn, ond ofnaf nad 
<oes digon g ystyriaeth yn caelei dalu at benodiod ac ymholiad 
■dysgawdwyr, neu y dull « dywys ysgolion. Er yn ddiau fod 
Bwrdd y rhaglawiaid gyda eu dylanwad wedi cynnortliwyo 
ilawer. ac hyd yn hyn yu liedaenu eu dylanwad rnewn ffòrrtd 
gyffredinol i ddwyn yn miaen achoe dysgeidiaeth.ettoy í’oment 
hon, nid oes Fam Ysgol er liySorddiad Atlirawon— Ysgol llhif- 
yddiaeth neu Uchel Ysgol, yu nilia le mae y eangenau uchelaf 
yn cae! eu haddysgu yn yr hoil Diriogaetli, ac nidoes gauddynt 
«n gwrthddrych o welliant y wladwriaeth danÄ nawdd mewn 
cychwyuiad er dybenion addysgiadol. Hyn iW' , n rlian sydd 
• herwydd eisieu moddion i weithredu wrthynt, ae mewn rha» 
i’r ffaitlt, nad oes gan y Bwrdd. yn gynnnwysedig o ddynion ya 
rliwyrn mewn Uiosogrwydd gorohwylion, ond ycliydig amser 
iV gyflwyuo at y dyledswyddau hyn. Hyd yu hyn y ma* 



BDGfllíö 8BIOS. 


I6fi 

achos dysgeirìiaetli wedi cael ei ynidrliried yyda y Bwrdil, pan 
y Senedd. y rhai yn debygol ydynt wedi tybied eu bod hwy 
wedi rladlwytho eu dyledswyddau yn ddiynnol, trwy iddynt 
urdtlo y Rhaglawiaid a srallu ac awdnrrlod i weit'nredu mewn 
perthynas â'r pwne yna. Ond y mae yn hwne o yanlyniaiî 
mawr, ae yn eynnwys ymddiriediadau rhy bwysig i'w hesgeu.- 
luso am unrliyw resymau a fodolant yn bres iuiol. Y ma? yu 
bwne o ddyddordeb pwysfawr i ni. ac i'n plant, y rhai yn fuan 
ydynt i fod ein eynnrychioiwyr ni ar y ddaear, ac a wna, os 
esgeulusir eí’, adlamu çyda chwerwder ar ein penau em hnnain 
pan yn rhy ddiweddar i’w iach iu. 

Fel Tiriogaeth, y mae genym undeb, ac y mae medr helaetlt 
gan y bobi i sefydlu ysgolion cyffredin yn mliob Adran a Uos- 
partii, nid yn unig tn neu eliweeh mis yn y flwyddyn, fei yr 
ymddengys yn bresennol yn fwyaf cyffredin, ond deg neu un 
ar ddeg, yn mlia le y gall pob plentyn, ni waeth pa mor dlawd, 
gael derbymad. Ysgolion Athrawon, ysgolion Rhifyddiaeth, ae 
ysgolion yn mha le mae y cangenau uchelaf yn eael eu hadd- 
ysgu, ddylasent hefyd gael eu cadw inewn gweitlirediad 
Hwyddiannus yn yr holl brif drefydd. Mae etto yn amser 
prydlawn i arwain yn rnlaen yr Egwyddor Newydd, yn ifurfio 
yr hon, y cyflawnodd y Rhaglawiaeth orehwyl tratfertlius a 
llafurus. Yr wyf i yn cymmerudwyo iddi gael ei haddysgn yn 
gyflawn ae hollol yn yr holl ysgolion.yn cyduiio. fei ag y gwna 
yn ardtlerehog. sail hyfforddiadol er cyrliaetldiad o’r iaith 
Saesneg, yn rhagori yn rnhell mewn symlrwydd a rhwyddineb 
ar unrhyw iaitli adnabyddus a foiiola. Er fod y dyledswyddau 
uniongyrchol perthynol ir pwne o ddysgeidiaeth yn disgyn ar 
y Rhaglawiaeth, etto nid yw yn rhyddliau y Senedti oddiwrtli 
ateholrwydd, ac uid wyf yn aminheu dim nafydd i cliwi roddi 
yn llawen, y eynuorthwy neu y dylanwad a fydd i chwi gaet 
yn eieli gaìla i’w estyn. 

Nis galiaf etto ymattal oddiwrth alw eieh sylw at y pwnc o 
weitlifeydd uAtrefui. Y mae ìlawer iawu o wlan. llin, crwyn, 
manflew, a nRidd hob amrywiaeth o'r miterion goreu er 
gweithio dillad gwîaueni, lliain, lledr, lietiau, sebon, eanwyllau, 
asgroiing (ylua), siwgr, eroehanyddiaetli, ciistiuijn, i’w eael rnewn 
digonedd, ae i'w cael yn hawdd, ae etto yr ydym yn eael llawér 
iawn o’r fatli ertliyglau yn eaei eu gwerthu yn flynydúol, a’u 



UDCrORN 8EION. 


167 


prynu gan y bohl. yr hyn sydd yn achosi dihysbyddiad gwast- 
îidol o’a cyfrwng- cyleh-lyncdol. Fe Imasai ychydig gannoedd 
o filoedd o ddoleri, y rhai vn awr a dreulir ac a gludir yniaith 
am nwyfau gwerthcdig, i gael yn lìe hyny, eu gwario mewn 
peirian-waiih, ac erthyglau at weithiau teuluaidtì. profasai 
lawer yn fwy llesi : >'. a ciiyfiym er dwyn yn mlaen luyddiant 
^ein tiriogaeth gynn;.ddol. — (l’w bariau.) 

Abertaicy. Cyf , Anelrin L. Jones. 


DARLITÍÍ AR “ WLADGARWCH ” 

Traddodwyd y ddarlith ar y testun uchod gan y Lìywydd R. 
Evans, yn Neuad<i y Saint, Cwmbach, Ebriil 2f>, 1855. 

Dangosodd y darlithydd fod pob dyn ar y sydd yn caru 
cymdeithH.su â dyn neu ddynion, er inwyn gwneyd daioni 
iddynt, yn ddyn-garwr. neu garwr dyn; a’r hwn sydd yit 
gwneyd daioni i wlad, sydd yn wlad-garwr, neu garwr gwlad, 
yr hyn yw gwlad-garwch. Dangosodd fod y dyn nad yw vi* 
caru cjMiideithasu â dyn yn eithriad mewn dynoliaeth. ac yn 
groes yn nghreadigaeth Duw, canys y mae poh creadur a 
greodd y Duw mawr yn caru cymdeithasu âu gilydd, yn ol ( u 
rhywogaeth ; a’r dyn na châr gyindeithasu á’i gyd ddyn, y 
mae y dyn hwa yn eithriad o reoî dynoldeb, yn ol gair Duw, o 
herwydd ‘‘Nid da bod dyn ei hunan.” 

Gosodwyd dyn yn ly wydd ac yn arglwydd ar ei dŷ ac ar ei 
deulu, ac i lywyddu ei wraig a'i blant yn dda yn ol gair yr Ar- 
glwydd. Difr'yg ilywodraeth yn y dechreuad oedd yr achos i 
ddynoliaeth syrthio, a tlirwy liyny i anghariad ymlid cariad o’r 
byd yn gyífredinol. Wedi hyny cawn hanes i fod Noah yn 
wlad-garwr ac yn bregethwr cyfiawnder, yr hwn a wahoddai 
ddymon i ddyfod yn garwyr Duw ; ond angliariad, anwiad- 
garwch, ac annhrefn a lywodraethodd y byd, nes ei dyfethwyd 
oll g?m ddiluw. 

Lot hefyd a aeth allan fel gwas Duw, yn ngwastadedd 
Sodom a Gommora, i wahodd y trigolion oddiwrth eu gweith- 
redoedd drwg, ond ni wrandawasant cyn i’r drycin eu dal ln\y 
ardir anwlad-garwch, ac yn wrthodwyr o’r Duw a’u gwaliodd- 
ai i ddyehwelyd. 

Weui byny cawn hanes fod M.o^esyn gwrtliod cymmeryà eí 



ODGORN SBPOW. 


m 

»lw yn fab i ferch y brenin. ac yn troi allan yn wla.î-parw—: 
pan fod yn foddion yn llaw yr Arglwydd i waredu Israel o dir 
*u eaethiwed i wlad eu hetifeddiaeth yr hon oedd mewn add- 
cwid iddynt, ond er hyny cawn hanes fod anwlad-garwrth y» 
aros ar y ddaear o hyd. 

Ioan Fedyddiwr a ddaeth yn ysbryd a nerth Elias. ond ane 
nad oedd hwn yn bwyta nac yfed, nac yn gwisgo fel dynion 
ereill, nid oedd addasi eistedd gyda phendefigion a thywysogion 
y wlad, ac am hyny nis gallai fod yn addas gymdeithaswr, nae 
yn wlad garwr chwaith, medii y bobl. 

Yn ganiynol daeth ein Harglwydd bendigedig, yr Hwn pan 
ddaeth oedii yn bwyta ac yn yfed, ac yn gwisgo fel dynion 
ereill yn y wlad. Derbyniasant hwn vb sicr fel gwlad garwr ? 
Naddol dywedasant. “ Dyma ddyn glw tb, yfwr gwin, cyfaiU 
publicanod a phechaduriaid.” Ond er y cyfaii, gosoiiodd gyf- 
raith uniondeb ar y ddaear, a dysgodd bethau uniawn i bawb. 
Er hyny dywedasant “ ni a’i lladdẃn et'.” Yma gwelwn fo'ì 
Etifedd yr boll ddaear wedi eael ei wrthod i fo<l yn wlad-garwr 
neu yn ddiwygiwr gwìad. 

Tua’r drydydd ganrif daetli Cystenyn Fawr, i ddyrehafu 
crefydd Mab Duw, medd efe, a hyny trwy osod ei swyddogion 
gwladol yn yr Eglwys. Yroedd Crist’nogaetti cyn y cyfnod hwn 
yn wael iawn yngolwg y byd, heb na phryd na thegwch arni. 
fel y dymuna y maw-rion, y doetliion, a’r eyfoethogion weled; 
yr oedd yn agored i wawd a dirmyg y dysgedigìon, i elyniaeth 
y byd, ac i erlidigaethau ei gelynion. Ond yn fuan. dacw- Cys- 
tenyn Fawr a’i dy wysogion yn ei chofleidio, a tlirwy ei ddylan- 
wad ef ae ereill o urddas a mawredd, daeth llawer i’w ystyrieil 
yn anrhydedd ogael ymostwng iddi. ei hamddiffyn a’u hawdur 
dod, a’i chynnal à’u cyfoeth, trw-y gyfranu eu trysorau iddi. 
Ond cofier, aetli pob peth yn awr yn anmhur. yn fydol ac y» 
ansantaidd, mewn athrawiaeth, dysgyblaeth. ae ymarferiadau 
eglwys Gristionogol, fel y mae yn bodoli yn awr. Fryd hyu 
dechreuwyd defnyddio Crostionogaetb ì ateb dybenion gwlad 
wriaethol, pan y dechreuodd rhai ymgrymu iddi “sm ddernyn 
o arian a thamaid o fara, a dywedyd, gosod fi mewn rhyw off- 
eiriadaetli i gael tamaid o fara.” Cafodd ei throi o’i dybea 
cyntefig, sef achub ac ardderehogi yr enaid ag anrhydedd ys- 
hrydoi ac iachawdwriaeth dragywyddol, i fuiidhau bl>s mwyaí 



Ilygredig y enawd, ac i gyrhaedd ardderchawgrwydd ae t»w 
mawr yn y byd. 

Yn mhob man Ue mae Crìstionogaeth wedi ei sefydlu trwy 
gyfraith, ceir yn ddieithriad braidd, fod y dyben yn fwy i 
wneyd lles i’r wladwriaeth trwy wasanaetli Cristionogaeth, nag 
i wneyd lles i Gristionogaeth trwy wasanaeth y llywodraeth, • 
herwydd y rhai sydd a mwyaf o ofal am achosion a gogoniant 
llywodraethau bydol, yn y cyffredin, sydd a lleiaf o wir ofal 
am achosion a gogoniant gwir grefydd. Felly, gan nad pa mor 
ddiddichell ydoedd Cystenyu yn proS'esu Cristionogaeth, mae 
yn sicr iddo, mewn Uawer o bethau beth bynag, wneyd Crist 
ionogaeth yn wasanaethgar i’w ameanion bydol ei hun. Yn 
awr, gwelwn ddechreuad «yssylltiad y grefydd Gristionog«l a'r 
wladwriaeth, yr hyn sydd wedi gosod anwlad-garwch mawr 
hyd yn bresennol. 

Gallwn enwi llawer ereill yn troi allan yn ddiwygwyr er eu 
Ilee a’u gogouiant eu hunain, ac nid er inwyu llesoli eu «yd- 
wladwyr yn gylTredinol. 

Ond gall yr hol' Saint ddywedyd, y rhai sydd wedi derbyn 
tystiolaeth, mai dyniu oruchwyliaeth cyflawnder yr amseroedd- 
yn yr hon y mae yr Arglwydd yn myned i grynhoi ynghyd ei 
holl eiddo, a hyny i’r dyben o adlëryd dynion i fod yn gyd-gar 
wyr, neu yn wlad-garwyr, ac yn garwyr Crist mewn gwirion- 
edd, ac fod Joseph Smitli wedi ei osod gan yr Arglwydd yn 
Ben-diwygiwr ac yn Brophwyd, a tlian awdurdod a dylanwad 
yr Ysbryd Glân yn gwahodd dynion i ddychwelyd, fel y caflant 
fywyd tragywyddol trwy ufyddhau i efengyi ein liarglwydd 
lesu Grist. 


UDGORN SEION, 

MD 


DYDD SADWRN, MAI 26. 1855. 

Y Drysorfa Ymfddol a’r Deml. — Crefwn eylw parbaue 
y Saint at y Cymdeithasau daionus hyn ; un o brif freintiau y 



170 


UDGCtí V SEIOV. 


ffyddloniüî'i yw cat*l eu cynnysgaeddu yn y Dernl à'r parotoad- 
au iáiiiie'oj;ond erbyn dyil i ail ddyfodiad Mab y Dyn — niae 
snleiiuiliad y irem! ogyrìbwys iiidynt â hyny ynte. Ar bwy y 
dibyna -‘i !ia»ì •ii;.ûw yn íwy nag ar y rhai a twyi.hänt y lleshâd 
o iioni? (jweler enwau a. ciiyfraniadau poh dysjrwyliwr am 
liyny ary tafíuni eyfntìaiiol i'r perwyl yn brawf o wirioneddol- 
rwydd ei obaitli. Etto mae y mwynhâd o‘r oil yna yn dibynu 
ar ymfndo i’r fan lle mae y Dernl a’i hordinhadau, a chan fod 
y Jtrysorfa ganmoladwy hon wedi ei threfnu yn bwrpasol er 
cludo tlodior» Seicn adref, y rhai na allant fyned un fîordd 
arall ; a chanei bod hi wedi cludo 1 127 eleni, caffed gymhorth 
dyladwy gan y Saint Cymreigdrwy eu cyfraniadau wythnosol; 
pe ond ceiniog yr wythnos, byddai hyny yn 4s 6c mewn 
blwyddyn, a gallai 70 fyned adref mewn blwyddyn yn ol 
hyny ; a phe cyfranai holi Saint Cyraru ond ceiniog yr un bob 
wythnos, gallent anfou adref dros drugain yn íiynyddol! 
Dycliymyger fod y rhai hyny yn talu yn ol yn mhen dwy 
flynorìd. elai dros chwech ugain o’r drydydd flwyddyn yn 
rniaen, gan ddybiu yn flynyddol; wrth yr hyn gwelir mai 
gwaith hawdd yw i’r Saint ymfudo eu hunain! Mae y gallu 
yn en meddiant-pe yr iawn brysient “ddydd y petliau bych- 
ain ; M y dimeaau a’r ceiniogau a gyfrenir yn ewyllysgar, dan 
fendith l)uw a threfniad ei weision, a ddygant oddiamgylch 
yr lioll orchestivn a fwriada Duw i*en a ddymuna y Saint 
fwynhau. Na ddigaloned y tylota na chaiff fyned adref tra y 
mae mor bawdd myned trwy ífyddlondeb. Mae ymroadau y 
Saint yn y Dyflryn. fel y gwelir drwy boh hanesion oddiyno. o 
hlaid y mawr-waith hwn, yn destun gorfoledd i'r hiraethog am 
Seion. jVÌ4e llawer ar Jj»w pob un i’w wneuthur. pe gallai gredu 
hyny — cyd- weithwyr cafter yr oll a ddysgwyliant gyd-fwynhau 
yr effeithiau. 

Dynumem gerfìo ar gof y Saint. y Dosparthwyr. a’r Llyw- 
yddion yn enwedigol, fod pob ceiniog sydd yn ddyledus arnynt 
h wy üi;i lyffau yn tueddu i rwystro yr ymfudiad ac adeiladiad 
v ])erni. gan fod yr Eglwys yn gwr*?yd pob pctli a allant yn 
wasaruieíhyrìrìol i ddwyn oddiamgylch yr amcanion nrawreddog 
# lvyn; ac o ganlyniad, gwel pob dyn a esgeuîusa dalu am ei 
lytrau. a phob Dosparthwr a adawo i neb rcdeg i ddyled ei íod 
yn euog o ddrwg tripbiyg, ac uid digon i ryddhau y naill na’r 



tlIHjntí K SKIOS. 


17í 

îlall fyil.l tadogi liyoy ar y Llywyóiì a «Llylasai rwystro liyny 
\ n bryitlon, a dyleáswydd yr hwa y w gwelt'ò fo<i tìoìi u» yn 
gwneyd yn gyf.awn tuug at ofynion yr Eglwys. o luirwydd 
mor si«r ag umi " yr enaiú a bt-eho, liwnw fydii marw,’' y guf- 
yna Àwdwrdwyfot i-i n lieglwys gyfrifoldeb manwl gan liob un 
yn ei gylel) am ei ymddygiad tuag at ei ddyledion i'r Egiwys. 
Sylwed y rhai a feddyíiant eu bod wedi gwneuthnr a atlant at 
.-.CÌHM I ;u «' yn y Inynciiol ar gyfrifon Cynnanledd Essex. ná’r 
bon nid aes dylotaeh yn Nghymru, lieb na gwetlhfeydd na 
masnach oml amaetliyddol i’w galluogi. Y dirgelwcb inawr yw 
eu bod hw y yn cyfranu eu defnynau yn gysson, yr ol! o ba rai a 
helpiant i lanw y celwrn, yn lle addaw fel y gwneir mewn 
manau. i dalu syniiau mawr ryw amser penodo!, yr h«n o hcr- 
wydd rhyw siomedigaeth sydd o liyd yn y dyfudoi. a hwythau 
yn amddifad o fendith l)uw ar eu cyfammodau, riac ar ddim 
arall o’u lieiddo. l’roled gwaitli pob un yn byn ei awydd am 
lwyddiant aclios y Gwaredwr! 

Yn Nghynnadledd Essex, yr hon na chynnwysa ond 400 o 
aelodau, bedyddiwyd 34, ac ymfudodd 28. Y casgliadau oedd- 
ynt fel y canlyn : — At ymfudiad yr Henuriad Slact, £4 ; D. Y. 
Barhaus, £b 17s 5|c; talwyd am lyfrau tua £25; lltiihau y 
brif ddyled, £5 2s8c; at Drysorfa y Gynnadledd, cynnaliaeth 
y Bugail, a’r Llywydd a’i deulu, ac hefyri at Gennadiaetliau 
Tramor, £21 Is IO 3 C, yr hyn sydd y 11 gwneyd ycyfanswm yn 
£100 ! Rheoleiddiwyd 3 cangen newydd yn ystod y chwarter. 
Dcrbynir i’r Gynnadledd 14.5 0 Star, 57 o Journaì , a 35 o’r 
Route. Mae cyfartalwch o blant, &c., yn y Gynnadiedd, a dy- 
oddefwyd eithaf cyfartalwch o anghyflcusderau ercill. megys y 
tywydd oer, diffyg gwaith, &c. ; ond i derlyuu rhaid oedd rìy w- 
edyd mai gwir yr hen ddiareb fytli ‘ Lle nme ewyllys mae 
gallu.” W. II. ICiuiball yw y Bugail. 


Y iniADL yn Aiiehtawy. — Blioddasom lc i’u gwrtlibroflon o 
gamgyhuddiadau gwarthus ac annuwiol ein gwi'tliwyr.ebwyr 
yn ein rliifyn diweddaf, er cyflwyno iawn ddealltwriaeth ar yr 
hyn y ceisir gwneyd camddtfnydd 0 hono er niweiriiu achos y 
gwirionedd; eitlir drwg genyrn liyshysu fori ein baeririwr werii 
gomerld yn liollol i bwyso ein hegwyddorion ni. ei ddanfoniad 
na’i grefydd ei liun yn nglilorianau yr ysgrytliyrau; eitlir, o 



EDGOBN 5SIOB. 


)fî 

hcrwydd na fuom mor ffol a chymmeryd ein lluBgo o flaen y 
eyhoedd, pan oeddynt a’u teimladau eisoes, lawer o honynt, ya 
berwi dan ddylanwadau y eliwedlau maleisdrìrwg a draethwyd 
*m íanom ni a'n crefydd anwyl, am na ddaethom i gael eia 
baeiidu fel arth o flaen cŵn, lle na chlywem ein llais ynghanol 
ysgrechfeydd dyhirad yn gwrandaw chwedlau fel arfer, m»y 
nag y clywai Paut gynt eilais ynghanol y fonllef fawr yn Eph- 
csus. cyhuddwyd ni o ballu amddiffyn ein crefydd, a gwaeth 
câ hyny, cyliuddasant ni o fod wedi cymmeradwyo eu gosod- 
iadau a gwadu hyny wed’yn ! Eithr credwn ein bod ni wedi 
cyflawni ein dyledswydd i’r cyhoedd ac i’n crefydd yn drwyadl. 
drwy droi y cyhuddiad yna yn erhyn ei gynllunwyr. Oddiwrth 
hyn, gwelir mor berygìus i’r gwir yw dyfod yn agos at, nac 
ymwneyd uo dim â’r fath ddynion; a theimla pob carwr y gwir 
i weddio gyda ni, “0 anadl y cyfryw gwared ni Arglwydd 
daionus.” A ddewiso chwaneg 0 fanylrwydd ar y mater hwn, 
e lryched i'n hamddiffynia<l yn yr “ Herald” am Mai lôeg. 

Mae y darlithoedd syd<) wedi cael eu trad<iodi yn Neuadd y 
Saint yma genym ni a’n parchus frodyr Wheelock a Rnss, »r 
yr egwyddorion y gwrthododd eìn hèriwr ddadleu arnynt, wedi 

u dvd<lurcl»b uwr yn y Ue liwn, ac yn achosi Uuoedd o bonl 
i chwilio drostynt eu icunain am y gwirionedd; ac mewn cyf 
iawniaii o eriau Huw fod pob peth yn cydweithio er daioni i'r 
rhai sydd yn caru L)uw, mae yn bleser genym ninnau allu 
dweyd fod arnryw bobl yn credu, a rhai wedi, ac ereill yn 
addaw cymmeryd eu bedyddio ar fyrder; ac ncor bell o fod 
chwedlau ein gelynion yn llwfrhau y Saint, liollol groes yw yr 
effaith, m <e yr ychyéig a esgeulusent eu dyledswyddau gynt, 
a deimlent glai«rineb, yn fwy selog, cadarn ac ysbrydol nâ 
cliynt, a phob gobeithion yn addaw i waith eia Duw lwyddiant 
nnwr iawn ar fyrder. Tr hwn a’n p'ia nj a’r grefydd anwyl a 
lysnafeiddir a ogonedder yn yr oll, — gweddied eiu brodyr a’u 
chwiorydd gyda ni. 

Newtddion Tramor. — Y6grifena yr Henuriad iindlay o 
Bombay, India ddwyreiniol, Mawrth 5ed, fod eilun-addoliaeth 
weiii gwreiddio mor ddwfn yn nghalonau y paganiaid hyny, iel 
na all llawer o honynt amgyffred dim arall, ac mai yr unig 
sngndynfa at y ceuadon seotyddol sydd ynddynt y w eu hawydil 



■DGO«!» IE1CH, ff I 

nm arîan a rlioddion. Nid nemawr llai eilun addolwyr t» 
pabyddìon y göa [ymneillduwyr o eglwys Rufain] mewn rlian 
arall o’r uu wlad, lleyr ymgrymant i ddelwau y “ Seintiau,” ac 
y gwrthodant ryddid i weision Duw i bregethu. Mae yr Hen- 
uriad Findlay ar ei ffordd i Seion eyn hyn gyda nifer o Saiut, 
trwy China a Chalifornia. 


ÌITSBYSIAD I LYWTDD. SENEDD, A PHOBL USOL 
DALEITHIAU YR AMERICA, ODDIWRTH GYM- 
MANFA WLADWRIAETHOL TIRIOGAETH UTAH. 

Y* ydym NI wedi penderfynu yn unfrydol, ein bod yn gwada 
yn bendant drosom ein hunain a'n danfonwyr, enllibau a chatn- 
ddywediadau pawb personau a adnabyddant, neu a broffesant 
eu bod yn adnabod teimladau a gweithredoedd trigolion Utah, 
ac, wrth lefaru neu ysgrifenu am danynt, yn gosod cyfeilioruad 
yn lle gwiriouedd, agwirionedd yn lle cyfeiliornad. 

A gwrtlidystiwn yn erbyn yr ysbryd sydd yn acliosi i lawer 
o ddynion doeth ac enwog eie gwlad i roddi coel i’r fath gam- 
gyiiuddiadau gwarthus a disail, er rhwystro tueddiadau evu- 
nyddol pob ymdrechiadau anrhydeddus, a rhwystro eynnydd- 
iant eyfiawn ein Hundeb drwyddo-draw, trwy dueddu yn 
gysson i greu anfoddlonrwydd yn ei aelodau, a gosod attalfaar 
ffordd pob gwelliant. 

Penderfynwn yn miiellach mai y pryniad amraodol o'r Sen- 
cdd-dý at wasanaeth Senedd Utah oedd y defr.ydd goreu a 
allasid wneuthur â’r 20,000 doleri a anrhegwyd i’r perwyl gan 
Scnedd yr Unol Daleithiau ; a bod hyny wedi arbed ardreth 
flyny.idol o 4,000 o ddoleri, yr hyn. pe amgen, a dreuiiasai y 
eyfanswm yn fuan ; a bod drwy hyny y cyfan wedi cael ei 
dùingelu er adeiladu Senedd-dŷ yn mhrif ddinas Utah yu gyd- 
fynedol ag amcanion y brif Senedd. 

Tystiwn hefyd yn ddibetrusder, ar ol gwneuthur ein hunain 
yn bysbys â threiliad yr Anrhydeddus Lywodraethwr Young 
o'r 20,000 doleri, fod ei ymddygiad o’r dechreu i'r diwedd yn 
ddoeth, gonest, ac yn fwyaf llesiol i’r wladwriaeth yn gyffred- 
inol; ac yr ydym ni yn gwrth-dystio y cam-gyhuddiadau s 
wnaed mewu cyssylltiad á’r mater hwn, a’r effeithiau a ddyg- 



cnaor.N seion. 


174 

ndil y cyfryw gam-gyhuddiadau yn Washington ac yn y 
Sençdd-dŷ. 

Er hoddio meddwl ycyhoedd yn well o barthed i dreiliad yr 
20.OOO doieri. ani ha rai y dywedwyd cynnifer o anwireddau, 
rhoddwn adroddiad byr o’r prif ffeithiau cyssylltiadol. 

Yn ystod iiàf 1851, cyfiwynodd yr Anrhydeddus A. W. Bab- 
bitt yr arian cyfoiriediif i’r Rhagorol Lywodraetìrwr Young. 

Yn yr hvdref canlyno! sefydlodd y committe.e , , apwyntiedig i’r 
jjorchwyl, seiliait i’n prif ddinas, yn Ninas Fillniore, swydd 
Millard. ac yn ganlynol dechreuwyd adeiladu Talaeth-dỳ yn 
mis Ticliweddj pryd y gwariwyd, gyda pliob cynnildeb a 
threfnusrwydd, yngwyneb prinder gweithwyr, rhyfel Indiaidd, 
a llawor o rwystrau ereill hollol anameyffredadwy i breswylwyr 
yr hen Dalcitliiau. 27,b97 dol. 53 cent, i adeiladu yr adran fawr 
ddeheuol o’r prif adeiladj a thystiwn yn ddibetrusder nâ 
tiireiliwyd erioed y syffelyb anrlieg yn fwy gwasanaethol i 
leehâd Llywodraeth, wlidwriaethol na thiriogaethol nag y 
treiliwyd yr uchod gan y Llywodraethwr Young. Mae y swm 
ud’od vn annibynnl ar y swm o 1,669 dol. 50 cent, y rhai a 
gostiodd y sefydliad o’r seitiau, a’r l’.yn a omnieddwyiì ar yr 
csgus nad oedd liyny yn beth arferolj caniatawyd 8,703 dol. 
9S cent, ac anfonircyfrifon ani IS,073 dol. 55 cent gyda y llyth- 
yr-gludydd a gyehwyna Ion. 1, 1855. 

Wrth derfynu deisyfwn yn daer ar lywodraethwyr a doeth- 
ion ein gwlad, ynghyd â pliawb a ddymunant weithredu 
cyfiawnder, i oedi eu dedfryd ar faterhyd onichlywanty ddwy 
oclir o hono, rhag y gwneir anghyfiawnder, ac i’r dieuog ddy- 
oddef y canlyniad 

Gan hyderu y gorclifyga gwirionedd, Foneddigicn, y gor- 
pliwysa yr eiddych yn barchus, 

IÎEIÌEU C. Rimiîall, 

Llywydd y Cynghor. 

Jeuediah M. Grant, 

Llefarwr tỳ y cynnrychiolwyr. 
Wili.iam Cí.ayton, Ysgrifenydd, 

Tíiomas Bdi.locr, Etto. 

Crmmeradwywyd yn ddieithriad. Hydref 21, 1 S54. 



UDGORN smos. 


]"5 


CYMMANFA LLANELLT. 

Pk gyrinaliwyd y Gymmanfa uchod yn Nghapel y Saint. ar y 
29aiu Ebrill. Wedi dechreu y cyfarfod borenol, dwys annog- 
wyd y gyr.n ulleidla gan y Llywydd, i ystyried pwysicrwydd y 
gwaitli eiu gahryd iddo.ac i ymdrechu byw yn unol â’n proííes, 
gan ymiwrotoi cin huuain erbyn yralwad sydd ar dilyfbd. Yna 
penderí'ynwyd i ddal i fyny lioll awdurdodau Eglwys lesu Grist 
Bainto Dyddiau Diweddaf yn ddieithriad. 

Cafwyd y cynnrychioliad l’el y canlyn: — Cang. II, llen. 62, 
OCf. 17, At’.s. 5, Dia. 13, bu farw 5, ysgyinuuwyd 5, ymfudodd 
*, bedyddiwyd 20. ur wasgar 4. — Yr oll. 323 

Y r n y prydnawn a’r hwyr eafwyd pregethau, cynghorion, ac 
addysgiadau rhagorol gan y Llywyddiou Capt. D. Jones, C. H. 
Wheeloclt, D. Daniels, a T. Jenkins. Cafwyd dylanwadau yr 
Ysbryd Glàn yn helaeth, a gwranèawiad astnd gan y ìn-d yn 
grffredin. 

Eenderfynodd y swyddogion a’r Saint i ymdrechu yn y tri 
mis dyfodol, i wnenthur mwy o waith nag erioed, i dalu dyled 
y Llyfrau, ac hen ddyled y Gynnadledd. 

Be.s. Jomes. Llywydd, 

T. S Y syrifenydd. 


CYiMMANFA SIK ABERTEIFI. 

CrsaALiwyn y Gymmanfu uchod yn Aherysttryth ar y 13eg 
n’r mis hwn. Wedi i’r Llywydd alw y cyfarfod horeuol i drefn, 
efe a ddwys annerchodd y swyddogion a’r Saint mcwn gwa- 
hanol egwyddorion. Yna cafwyd addysgiadau gwertlifawr gan 
y Llywydd D. Daniels. Am ddau pregethwyd i’r byd gan y 
brawd John liiehards, gynt o Jîountain Ash, a dilynwyd ef 
gan y Llywydd Daniels, ar egwyddorion cyntaf yr efengyl. 
Yn yr hwyr pregethodd y Lly wydd Benjamin Erans, a dilyn- 
wyd ef gau y IJywydd Jolin Davies o Sir Feirionydd. Ar ol 
ddiweddu cynnaliasoin Gynghor, yu yr liwn y cafwyd addysg- 
iadau buddiol. Cynnrychiolwyd — Cang. 5, Hen. 14, Off. 4 
Ath. 1, Dia. 1, ysgymunwyd 3, bedyddiwyd 1, ymf. 3—011 10(>’ 

15. Evahs, Lìyu-yad, 

D. Jour>, Ysyrifenydd. 



«mocrRW »bio». 


Î 7 Í 


AMRYWIAETHAÜ, &e. 

RflYBrDD Gw yrthiol,— (O'r “ Mormon.”)— F.r ya tud ü*f 
«eu dair wytlinos _rn ol. medrÌAÌ y " Ruitman (Missouri) Intel 
îigencer,” ani yr liieg o Ebrill, dy wedir i betli dyeithr ddyj;- 
wydd yn Swydd Kemper Esgorortd benyw ar blentyn yr liwn 
s orchuddid â blew : bu fy w am dair awr, a llefarodd dri gair ya 
ddealladwy, sef — "saith mlynedd o newyn.” Y peth mwyaf 
dyeithr yw. y mae hanner poblogaeth Rernper yn ei gredu, ae 
ymddychrynant yn herwydd y rhybudd daroganol. yr hwii, 
meddir, a uredat fel amlygiad o ddybenion Rbaaluniaeth yu 
ymweled á'r tir gyda’r fatli dymmorau . — Natche ì Couiier. 

Y Rhi fel,— N id yw Sebastopol wsdi ei goresgyn hyd yn 
hyn, na nemawr argoel o hyny; y prif ymladdiad.au diweddar 
oeddynt ond rhuthriadau y Rwsiaid. yn yr hyn y buont ond rhy 
Iwyddiannus er gofìd i, yn enwedig y Ffrancod. O hyd newidir 
magnelau trymach yn mlaen i'r ymgyreh, eithr cy weiria y gel- 
ynion yn y nos alanastra y dydd, a ohryfhânt eu hamddyn- 
feydd yn gyflym, nes y siaradir yn brysur atn taes frwydro i’w 
herbyn, yn hytrach nà churo eu penau yn erbyn castelli 
adamentaidd y dref yn hwy. Maeieolnd a sefyìlfa y byddiu- 
oeiid yn gwellhau. Tiriodd yno niewn un dydd 150 o dunelli o 
belenau a cliragenau, a 12(1 o dunelli o bylor, > i'l o faguelau 
anferth. Ymddengys rhyfel rhwng vr ünol lfaleithiau i 
’Spaen yn herwydd Cuba yn annocheladwy braidd. 

Tiriodd y llong " Siddons” o Liverpooì yn Philadelphia ya 
ddiogel, ar yr îûfed o Ebritl. 


DlítHÎYNIADAU AM LyFRAO O EBRILL 27 HYD Mil 26 . — 
Isaac Jones, £4 ; Chas. Harman, £3 lí>s ; A. L. Jones, £1 lüs; 
B. Erans, £ I. 

*«* Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eirchion atlialiadau 
i C Jones, “ Udgorn Stion" Office, Swansea. 

CYNNWYSIAD. 


Anöeicliip.il yr Anrlîyiteililiîs Lywuitraeibwr Brígliam Youtig !6I 

Dai luii ar " Wlailgarwc h" 167 

Solygytlílint'tli - D. Y. Bailiausad Dtlnl — Y Ddaill ytl Alieilawy — New- 

yrtilu-n Tramor 166 

N>ebisi.irt i Lywniil, Seilertrt.a pli " hl yr Uiml Oaleitti lau 171 

Cyimiianra Llauelli 175 

Alyuniiaula Sir Abetleifl 175 

Auiiywiaeiban, Aic itìa 


ABERT.AWY: 


OCEUPItiTB A «HTBOBi DITTD GAIP D- J"IPBe. 


UDGORN SEION, 

Mfil' 

ẁrm n ŵatnt. 


Rhu'. 12.] MEHEFIN 9, 1855. [Cvf. VIII. 


CYFLAWNIAO O BIÍOPH WYIIOLIAETHAU JOSEPII 
SMITH ! 

Hysbys yw, debygwn. ì'r lioll Saint, fc! na raid ond cyfeirio at 
Mny yu awr, fod “ Gweledydd” mawr yr oes olaf hon wedi 
rhüg-draethu er’s mwy nâ i5 mlynedd yn ol, yn mlilith pethau 
ereill, ddymehweliad yr Unol Oaleitliiau — y lliwid ei glaswellt 
•ic yr ystaenid ei heolydd â gwaed ei plilant ei hun yn gan 
gwaetli nag y gwnaed â gwaed lluoedd o Saint yn eu halltud- 
iaetii allan o’u gororau liwynt, yn unig o herwydd eu crefydd ; 
dywedodd y cynhyrfld rhyfel cartrefoì yn eu plith gan derfysg- 
luoedd, yr hyn a aehosai ymraniad y Taleithiau o'r Undeb — 
, mni y gaethfasnach fyddai y prit' destun, ac mai Talaeth Car- 
olnia ddehenol fyddai y flaenaf yn yr ysgariad hwn; do, 
dywedodd hyn «11, pan nad oedd dim argoelion naturiol o hyny, 
eithr mae y ffaith o ddidoliad Carolina ddeheuol o’r gyfundeb 
er’s rhai biynyddau yn el wedi iiod yn rhy gyhoeddus trwy y 
hyd i nemawr fod yn anwybodus o gyflawniad llythyrenol 
dechreuad y brophwydoliaeth. Do, cyhoeddasant eu dadgys- 
sylltiad trwyadl, a gwarafuasunt gyflogi na chreíftwyr, ysgoi 
feistri, pregethwyr, na masnachu à Thaieithiau ereill am 
yspaid ; ac er y clytiwyd y rhwyg ryw fodd am ennyd, nid yw 
orid fel dernyn o frethyn newydd ur hen ddilledyn pydredig. 

Yn ddiweddarach, cyneuwyd tfagl o dân oddiar yr un allor 
ar aelwydydd Nabraska a Iíansas, tiriogaethau newydd ar 
gyflìniau Missouri gaethfasnacliol— hen lawr rliuddiog gau 
12 [Pris ly. 



175-' uDiumy St;!OTr. 

•n-aed Saint! Werli liir uweryla yn y SenerlJ ai caeífi ai rhrítf 
a fyrliient, cydanodd y j'leiJiau i’r nifer liosocaf o'r etholwyr 
íiriogaetliol benderfÿm:, yr hyn a greodd fawr sél ac ymrnaiì 
yn wrth-gcethfasnachwyr y Taieithian Dwyreiniol i anfon u'it 
plitli eu hunain fndolion a hteidleisient gyda liwynt i’w caet yn 
diriogaetlian rhydd, a rnawr y rlmtliro oedd yno! Adiosndd 
hyn i gaethfasnaeiiwyr y deheti anl'nn o'u plitii liwyîiian >r ol! 
a ailent i wrth bleidleisio y rliai liyny, o blaìd pa rai beidiodd 
eannoedd o hen ti'bacrats crenlon eymmydogaetlml Missnuri, y 
rliai a w.rSliwynebasaní i’r blaid arall ddyfod i bieidieisio, 
a’r canlyniad íu i’r etholisd gael ei lìroi yn ymladdfa gethin. 
fel y metiwdd y I,ly wodraetliwr Eeeder a’u heddychu. Tra yr 
aetli efe i AV T asliington am gymniorth, iie y cynnneradwyodd y 
Senedd ci ymddygiad, yr oed>i y terfysgwyr gartref yn cyn- 
ddeiriogi waetìi- waeth yn ei erbyn; cyhoeddasimt law len yr, 
duo ei gymrnerind — yu ei gyhnddo o anaüu llywodraetliol. a 
tliroisant ef o’i swydd, gan alw am etholiad un arall o'u dewis- 
iad eu linnain yn ei !e pan yr oedd ef yn alisennol. Yn y eyf- 
amser cryuliôiid y deheti fyddin o etholwyr yn >ìros gan mil i 
fyned yno gyda tlirysorfa o filiwn o ddoU-ri i’w eynnorthwyo. 
Nid yw hvn ond cynhyrfu ysbryd y Dwyrain yn waetii fytli i 
ymroi i’r ymgyreh, fel y gweîir oddiwrth y flaith o fod cyfar- 
fo'ìydd cyhoeddus yn cael eu cynnal drwy eu prif drefydd yn 
anathematisio caethfasnach yn boethlyd— fnd yr nmser wedi >iod 
i roddi terfyn arno, jre costim li_\-d y nmì yr Undeh sydd rhwng 
y Gogleddd a’r Deheu, neu nad bet't í'ydd y canlyniadau. Y’n 
ddiweddarach, y niae plaid sydd wedi lliosogi yn wyrthioî 
braidd yn y dwyrain. y rhai alwant eu hunain " Anwybodus- 
yddion,” a gadwent eu daliadau yn ddirgelaidd, eithr yn awr 
amlygant eu hunain yn wrtli-gaethfasnachol, ac yn ddigon 
eryflon i ethol Llywodraethwyr ar amryw Daleitliiau, Hatnph- 
sliire Ncv j od. Y ern i nt a Conretieut yn mhlitli ereiìl, ac y 
mae ganddynt hyder gret' y mantola eu dylanwad ya etholiad 
Llywydd y Tateithiau y tlwyddyn nesaf. 

Tra mae ysbryd rhyfel yn berwi yn ngwythienau ac yn rhuo 
hygythiadait drwy eneuau y bobloedd o godiad y rhydd-wlad 
liyd gyfüniau deheuol eaetlifasnaehaeth -tra mae y gwreichion 
yn cyneu trwy y wlid mae y goleierth yn fflamiu yn yr yni- 
gyrchfan — mae. yr aberth cyntaf wedicael ei offrymu — gwaed dyno 1 



EDGORN SEION. 


179 

!;H dechreu flîtb — ydyw, ma« tcar whoop y gyflafan erchyll, yr 
hon ni welir echryslonrwydd ei galanastra ond trwy hir-graff 
ysp'ienddrych prophwydolhieth, eisoes yn adleisio o goedwig- 
«edd Missouri hyd Mississippi, ac wedi ei chwythu ar adenydd 
y corv/ynt drwy’r byd ! 

Ar y 30 o Ebrill, saethwyd un o flaenoriaid y caethfasnach- 
wyr o’r enw Malcomb Clark yn farw, gan gyfreithiwr gwrth- 
bleidiol o’r enw Mc Kea, yn ninas Learenworth. Dechreuad y 
cweryl oedd drwy i Mc Iìea aiw y llall yn gelwyddwr o bartlied 
i’retholiad, am yr hyn cafodd ergyd ar ei ben gan y llall â 
phastwn, a’r modd y talodd y pwyth yn ol oedd, yn 3 ' fan yr 
adferodd oh syfrdandod, tynodd law-ddryll o’i logeli, a’i gyn 
nwysiad a fu yn farwoiaeth i 0!ark yn y fan, Meidiodd Mc Rea 
i’r afon, a cheisiodd ddianc drwy nofio, eithr dygwyd ef yn ol 
a rhoddwyd cf mewn carcbar ; cynddeiriogodd hyn y trigolior. 
yn aruthr. a chrynhoisant at y carchar i geisio y llofrudd, gan 
fwriadu dîa! arno, eithr gommeddwyd ef iddynt. Yn ganlynoi, 
cyhoeddasant y liaw-len a ganlyn : — 

“ at y cyhoedd. 

“ Cyd gtijnhoad tnaicr ddigllonrwydd - ymgesglwch a dìalwch waed 
eich cyd-ddy n — 

“ Yn gytnmaint ag fod Malcomb C!ark. un o’n dinasyddion 
goreu, wedí cael ei ladd, - ei fwrdro yn greulon heh un aeìios 
cyfreithlon. yn y ddinas hon, gan lofrudd gwaedlyd o'r enw C. 
McRea, gelwir y dinasyddion yngliyd dydd Iau. Mai y 3ydd. i 
lynegu pa beth a fwriadnnt wneuthur yn mhellach obarthed 
i’r weithred ysgeler a ymddäfadodd deulu 0 ben ymgeleddol, a 
dinas o ddinasydd rhinweddol. 

“ Wele un bywyd yn ychwanegol wedi ei ddiweddu drwy 
law llofruddiog bradwr mileinig! Pa le y diwedda y fath gan- 
lyniadau angeuol. Duw yn unigawyr! Ymgyfodwch. gvd- 
ddynion. a sethrwch dan eicii traed yr anghenfi! amryw nenog 

o tYimi GAETHFASNACH !’’ 

Yna dilyna rhifres o enwan y committee. 

Yn ychwanego! at yr uchod, ac am ganlyniadau }'r hyn 
dysgwyliwn yn bryderus ofidus, hysbysir ni gan y “ P/atte Mis- 
souri Argus,” o'r laf o Fai, fod y lluaws wedi pasio y pender - 
fyniadau bygythiol a ganiyn mewn crynhofa liosog 0 gaetli- 
faenachwyr yn nhref Webster Mo.: — “Fod hunan-dciiffÿniad 
yn gorfodi alltudiad pob un a ddarogana yn anmharchus yn 



Î8Ö 


UDGORÎT SEIOTt. 


erbyn caethfasnach negroaidd; nad oes hawl gan yspeílwyr nn 
bradwyr i nod^ed cyfraith ; a'u bod yn cefnogi y ddedryd ís 
basiwyd yn erbyn Methodistiaii), gan gynnwys pob pregethwyr 
ernill hefyd a ddywedant ddim yn wrth-ddylanwadol i gaeth- 
fasnaehaeth dan yr un ddedryd; na feddant resymeg amgen ýn 
erbyn y Wasg wrth-gaethfasnaehol nâ’r ‘ afon Missouri,’ ‘ col- 
cierth,’ a ‘ rhaff gowarch a’u bod yn ymnrymo i fyned i Kan- 
sas i gynnorthwyo i alltudio y rhai sydd yn ymyraeth â’r 
eaethion ; cu bod yn galw cwrdd mawr i’r perwyl yn Pavksyil!e, 
ar y 5 med canlynol.” 

Yn awr, ddarllenydd, onid oes yma sawyrgsraed ar bob gair. 
a syched am abertli dynol yn mhob anadliad. Cufuä mai y 
Saint druain oedd yn codi y ddincod ar ddannedd y terfysgwyr 
hyn, eithr mae y grawn surioti a fwytaodd y tadau yn waew yn 
nghyüa eu plant hyn hefyd; a pliwy a gwyna i’r blaid arall 
pymmaint yn awr, gan eu bod mor dduwiolfrydig ag ymladii 
dros ryddid negroaid. tra na feddent hwy na’r hoil wiad glnst 
i wrando ar ruddfanau, na hraich i gynnorthwyo eu brodyr un- 
waed adiniwed. pan yr ymddifadodd y teifysgwyr hyn hwynt 
tvu mlieddiannau, eu gwlad, a’u bywydau gannoedd o honyntî 
Pwy adosturia pan yr arllwysa arnynt ddiglonedd bygythioì y 
Duw yr ymladdasant mor greulon i’w erbyn! 

Mae dau lietii neilhluoí i weled yn hyn, sef trugaredd Du u 
yn arwain ei blant yu brydlon o ganol y ehwareuiawr gwaed- 
îyd i ddiddosrwydd yngbehoedd y mynyddoedd tragywyddol 
am ennyd bach, hyd onid él y liid heibio; ac hefyd ei law 
ddialeddol ar eu ggrmeswyr, drwy iddynt dalu y pwyth i’w 
gilydd yn ddau ddwbl am yr oii ; ac heblaw, gallwn rag-weled 
drwy yr oll cliwaneg o rag-barotoadau at gyôawni mawr-waith 
Duw nag :> amlygwn yn awr. lìhy amlwg yw ystyfnigrwydd 
y ddwy blr.id i ai u gobeithio troi y Uid yn ol ! Nid heb fawr 
sél v cyfrauasant íìliwn o ddoleri, ac nid heb addunedau o sêì 
dros eu plaid 3' rhoddasant eu harian i’r penboethiaid ayrasant 
i faes y frwydr ! O na, mae y goeleierth yn anniífoddadwy, 
credwn bellach ! 

Y gwaethaf i’r Saint yw, ysywaeth, fod y terfysg hwn yn 
deciireu ar y fan y cychwynant hwy i’r Plains , eto hyderwn y 
diangant. gan nad oeddynt yn ymyraeth dim. Pa un bynag 
credwn. gan fod y farn wedi ùechreu er’s talm 0 du Dduw, foá 



ÜDGRON SEIOS. 


181 

ÿ Saint weili Cael eu riuin, ac eu trwaredir trwy al'mog fraiclt 
ou Duw ond hyny, tra fyòdo y " drygiouus yn lladd y dryg- 
îonus.” fel yr arfaethwyd i fod. Nid yw liyn oll ond decla-euad 
gofidiau y dyddiau diwoddaf, ar nad j>wy a'i crèd. 


ANNERCHÍAD Ylt ANUHYDEDDUS LYWODRAETH- 
WE CHIGLIAM YOUNG, 

At Senedd Dii iogaetho! Utah. a di addodwyd Rhagfyr 1 1, 1854. 

^Pifiiail c (!ml. lí!7-î 

Y-Uoden’oys y byddai y gost a’r drafferth o gludo nwyfau dros 
fil o filltircedd ar hyd y tir yn achos digonol p gefnogi y mar- 
siandydd i ymroi at v:aith caitrcfuì. Eslur yw mai ein mhantais • 
fel pobl yw, i gynnyrcliu y rhau fwyaf o’n defnyddiau ni ein 
hunaän o nwyfau er defuydd eiu Uunain. Dyna ffynonneh 
cyfoeth i unrhyw wladwriaeth o unymddibynrwydd i uurhyw 
Dalaeth. Mae llawer wodi cael ei gyfiawn i, eitlir fe brawf y 
prisiau, neb ddim ara|í, mai busnes ennillfawr yw gwneuthur 
yr oll o'r nwyfau a nodwyd, ynghyd a llawer ereiil, a'u bod yr. 
gyfieusderau i ychwaneg o’u dinasyddion i ymgyfut-thogi. 

Pe gellid diwallu digou ar eiu mharclmad à nwyfau o ddiw- 
ydrwydd a chrynodeb oartruful, cyrhaeddid ein hamean, eedwid 
yr arian ya y wlad, a chwüiai masnach-wyr anghartrefol am far- 
clmad ntewn lle aral! i'w nliwyfau. .'viae Gweithiau Síwgr Xau- 
yon Cree-iŷ, a fwriedir i wuetuimr llawer o siwgr oddiwrth y 
betys, yn agos parod i gyehwyn. Mae y gweithfeydd yn 
Swydd íiaiarn, er gwneuthuriad haiaru o’r inûn, rnewn gweitìi- 
rediad. er nad mor ilwyddianans ag y dysgwylid. Cyfarfyddodd 
y gweithwyr â Uawer o'rwystrau na ragwelwyd, ag ydynt fwy 
neu lai tueddol i sefydliadau n.ewyddíon, a metelau anmhrof- 
edig, ae ymdrechasant yu erbyis llawer o amgylclriadau croes ; 
eitiir y mae yn galondid a chtf'nogaeth i wyboi' idílynt fod yn 
alluog, cyn belled, i fyned drosíynt oll ; ac liefyd i ddysgu prof- 
iadau a wnaut fawr-rwyduhau eu gweithrediadau dyfodol. 
Derbyn'oild y gangen hon o waitli cartrefol gryn gyimortliwy 
o'r brif Uryeorfa. a diclion x gofyna ychydig gynnorthwy etto 
íiin yehydig amser. 

Y;i yr ymledaeniad cyffredinol o v. ir wyhodacíh, a’r ymarfer- 



CI/GÛRN' s£1lẂ. 


íad o ddiwydrwydd gwir ddefnyddiol a chrynodeb earfrefol, 
eanfyddwn elfenau annherfynedig, Ilwyddiant, ac anymddibyn- 
ìaeth; lluniant gaerau ein hamddiffyniad, a hwy ydynt 
darddiad ein rliyddid. Ymestyniad o ofal meithrinoì a chyn- 
northwy awdurdod gwladwriaethol sydd deilwng i bob amcan- 
ion o'r fath a ymddangcsant mor eglur yr hwylasant leshâd 
cyffredinoh Y mae llawer o welliadau cylioeddus weili eu 
oyflawni, er mai trwy gyfraniadau rliydd ewyllys y bobl niewn 
llafurio, yn fwy ná thrwy drysoríeydd cymhwysedig at y cytry w 
ildybenion eu gwnaed. Adeiladwyd pontydd drt>3 afonydd yr 
Iorddonen a’r Sevier; y mae melinau wedi eael, ae o byd yn 
eael eu cyfodi; ffyrdd yrt eael eu gwneuthur; cwtnydd a myu- 
ydd.iU yn cael eu ehwilio am ddefnydd, a srpynau anfertii o 
goed at adeiladu, ae i’w llosgi, meini, a defnyddiau ereill yr; 
eael eu casglu er eyr.nydd parliaus ein trefydd a'n dinasoedd . 
yr oll yn arddaugos ysbryd ymdreeligar ae imturiaethus yu' 
ein dinasyddion, yr hyn sydd ibddliael i bawb a deimlant dros 
welliant a chynnyddiant y dyflrynoedd pellenig hyn. 

**««»** 

Gadewir ni o hyd mown ammìieaaeth o berthynas i wnen- 
thuriad rheilöbrdd yn groes i'r eyfamiir. yr aaiser pa bryd, a’r 
öbrdd ei gwneir. Fe ei liagorid er anînriaeth fcersonol, 
ac y rhwymid dynion yn iawn, y mae yn fwy na thebyg y 
byddai un ncu yeliwaneg laewn gwneuthuriad. yn awr, ac y 
byddai yn fuan ar waith. 

Gau yr y r.uldengys fod pwnc andwyoì Xebraska-Sansas wedi 
ei wnredi yn foddháol, gyda phryder yr hyderir am i'r mater 
hwn dyuu sylw ystyrio! y Senediì yu fuan iawn. Mae yn o 
liebyg eu bod wedi cael Iiysbysiad o'r gwahanol äyrdd i'r rheìl- 
ffordd sydd wedi eael > u mhesur erbyn hyn, ac ni ddylai din». 
eu rhwystro rhag penderfynu yn uníon pa ffbrdd eu gwneir, a 
thorri mesurau er eu gwneUthuriad buan. 

Yu y rlian filwraiòd nid oe3 un eyfnewidiad neilìduol wedi 
.i wneuthur oddiar yr hysbysiad o’r bìaen ■; mae yr ymarfer 
arferol wedi bod, eiîhr am y eofrestiiadau newyddion, y rhai a 
ddysgwylîri ddangos cynnydd dirfawr mewn rhifedi. nid ydynt 
etto wedi eu hanfon t meni. Mae rhai o’r ewinn'ioedd gwir- 
l’oddolaidd yn diwallu eu Iiunfiin á milwr wisg weddus, yr hoft, 
/■ydtl ya yehwanegiì at eu. golwg Êlwraidd, ae ya arddaa- 



'ÜDGOftN Sí£itfK. 


^os en temilad yn nyddordeb y cyflawniad o’r ddyledswydá 
hon fel pob un arall. Byd lai yn destun canmoíiaeth pe 
-dilynai ereiìl eu hesiainpL Gwir yw mai gweil yw genyui 

■ grynodeh mewn ffui fiacl, dysgyhlaetli. arfau. muinunüion, a phob 
■taclau anghenrheidiol ná pliŵthau dianghenrhaid, yn addurniad- 
au neu ryw icetlmu ereill o’r fath ; eitlir. yn gyfí'redin, gellir 
'priodoü yr ymdrech a'r balehder canmoladwy -sydd yn cymheli 
swyddog ncu filwr i wisgo yn weddus yn brawf nad yw y 
pethau mwy anglienrheidioi ynoiel eu hesgeuluso. Ni f-u ond 

•eow o wasanaeíh íiiwraiddî ni alwyd am un yin jyrclifa. ac 
3 T mae y Guaul oedd mor ofynol y n ystod ymosodiadau. 
Indiaidd, mewn rlian, wodi eu gollwng ym.iith. 

Erys amdditfyLifeydd a chaerau dinasoedd yn y mwyafrif o'r 
sefydliadau mev.'n sefyiifa anorphenedig. Cyndiellwn y bobi 
■etto i fawrygu yr amser liedilychol a llwyddiannuö presennol i 
gwblhau eu haniddifTynícydd, gan na wyddant yu mha awr yr 
oflonyddir eu mwynìiàd o lcuyddwch. 

Cynnortiìwy y Drysoria Ymfudol Barhaus svdd -wedi ei es- 
tyn i filoedd o diodion, i’w hel[>u i ymfudo o’r Unol Daleithiau, 
a gw-Jedydd ereiìl, ac i gael car-trefltìoedd yn Nyfìrynoedil y 
Mynyddoedd. Y tnae gweitbrediadau y Cwmpemi, byd yma, 
wcdi bod yn iled iwyddiaonus, er mai yehydig .ad daliad, ar 
gyi'artaí web. eydd wedi dycbwelyd oddiwrth y rhai a gynnorth- 
wywyd. Ond, betli bynag, ad-dalant cyn gyfiymed ag eu gall- 
uogir, ae mev. n ilawer c enghreilftbiu, dyblir drwy gyfmniad yr 

■ îiyn a dderbyniasant. 

Trwy gynnor.thwy y Drysorfa iìon, gwnaetbpwyd llawer o 
<ldai<oni oisoes; ilawer o fiìoedd o hersonau sydd wedi eu dwyn 
o eiíliafion íUdi, a’u gosod ììe y galkut gynnal, nid yn unig eu 
himain, eitbr yn í'uan gael digouedd iddynt eu hunain a’u teu- 
. uoedd. Erys miloedd etto yn bryderus am yr amser pan fydd y 
Cwmpeini yn ailuog i'w hyîuiudo hwythau liefyd, i wlad lle y 
gwobrwyi-r eu liai'ur. Dwb! dála gweithrediadau y Cwmpeini, 
. : id yn uuig drwy osod y tuidion lle y medrant gynnal eu hun- 
a.n, eitiir ycbwanega at y r -hyn lafur sydd .anghenrheidiol er 
3 mlielaethu dei'n\ d<liau y Diripgaetlí, a chynnyrchu a chys- 
«ylltu o’r elíenau, bethau ag y «iy nt anghenrheidiol er cynnai- 
daetli a phwrp.is dynoliaeíh. 

■ÌL-i.12 Iiaf.ur y w .eiu -eyíbeih • drwjddo y casglwn fofithâü 



184 


01»ÜUKN SliíOS. 


bywyd, yr adiiurnwn y ddaear â phreswylfanau a yerddi 
ardderchog, yr adeiladwn ddinasoedd, ac y cynnyrchwn 
íirwythau breision y ddaear o’i mhynwes famol. Yma yn nat- 
uriol, ynte, y mae gollyngfa allan i ddosparthiadau rhy boblog 
aidd y taleithiau a gwledydd henach, llc yr ymd lengys bob 
ífordd waredigol yn nghau yn erbyn y tlodion, y riiai ydynt yn 
ymlusgo trwy fywyd poenus mcwn ncwyn ac eisieu. a thros- 
glwyddo idd eu plant yr un dynglied — etifeddiaeth ddiolmith 
a diddiolch. Yma, yn y eỳrau tFafriol hyn. braidd y gellir 
dweyd fod tlodi yn bodoli, ac nid oes achos i neb a feddant allu 
cyffredin i weithio, (idyoddef eisieu anglienrheidiau cyffredin 
by wyd. Hyn oll fu llafur Cwmpeini y Drysorfa Ymfudo! 
Earhaus, i grynhoi y t hdiun teihcng o’r fatli lefydd, a’ti breinlio 
ag etifeddiaeth gyda ni. î brofì fel y llwyddasant. adieisiad y 
bryniau, y dyffrynocdd. a'r ewmydd gan sẃn eu diwydrwydd a 
etyb! Atebed yr ystordai sydd yn tucliantan bwys cynuyrch- 
iadau y ddaear, — effaitb eu ilafur! O’r deehreuad mae eu 
gweithrediadau wedi cynnyddu y„ raddol — rhifodd yr ymfud- 
íad y Uynedd yn agos i bedair mil o eneídiau. Bwriedir iddynt 
weithio yn helaethach o hyn aiìan mewn ymfudo o’rUnol lfal- 
eithiau. 

Mae y cyflawn rif o Swyddogion ammodoí i’r Diriogaeth, 
oddieithr arolygwr Indiaidd, yu awr yn aros gyda ni ; a chyn 
belled ag y deallwyf y mae graddau hclaeth o gymmwynasgar- 
wch a charedigrwydd ad-ddychweledig rliy ngddynt â pliobi y 
Diriogaetli. 

Y mae rlian o fyddin yr Unol Daleitliiau o dan gadfridogatth 
Colonel Steptoe, ar eu flbrdd i Galifornia, yn preswylio yn ein 
plith hefyd am y gauaf. Oddiwrth agwedd garedig a bonedd- 
igaidd y swyddogion, a’r rbeolaetii a ddangosant sydd ganddynt 
dros eu gwŷr, teinilaf yn ddiolchgar pan yn credu pe gofynid 
eu gwasanaeth er amddifFyn y sefydliadau rliag ymosodiadau 
Indiaidd, neu ereill, ei rhoddid gyda pharodrwydd. 

Tra yn taflu brâs sylldrem fel liyn ar gyfiwr a sefyllfa ein . 
tiriogaeth, eincartref fynyddig anwyl, fe’m hadgofîheir yn gryf 
am ei chynnyddiant yn ystod ei bywyd ieuauc, a’i hargoelion 
cysurlawn o'i hamser gogoneddus dyfodol, pan yr ymdyfa dros 
ei chaethiwed tiriogaethol, i gaei ei lle yn mhlith y teulu» 
nerthol hyny o geuedloedd, cynnydd. a gallu, dylanwad a 



UDCÍOüN SEION 


135 

thynghed pa rai a ddadguddir gau graff lygad hollalluogrwydd 

>' n lini s- 

Caffer ni yn cynnorthwyo, trwy ein hymdrecliiadau a u gali- 
uoedd cyssylltiedig, i hwyluso llesiiâd y cyhoedd, tel pan 
elom ymaith, y caffom y cydwybodolrwydd ymffrostgar o îbd 
wedi cadw a chyflawni yn ffyddlon y gofalon pwysig a ymddir- 
iedwyd arnom gan y bobl, gweision pa rai ydym, a r rìiai y mae- 
genym yr anrhydedd o’u cyunrydiioli. 

Brigiiam Younò. 

Swyricloiraeih Awdurdodol T L’., 

Diiins y Llyu Halen Mawr, Ithagiyr 11, 1854. 


TJDGOÜN SEÎON, 

\ K I 

^eren rj £Äiaî. 

DYDD SADWiíN, MEHEFIN 9. lSf.5. 

ìsEWYDmoN o’r Dyffiíyn. — M ewn llytìiyr dyddorol d_\d .‘- 
iedig yr 28ain o Fawrth, hysbysa y Llywydd G. A. Smitìi m. 
yn mhlith llawer o newyddion cysuriawn ereill, fod gwattwyn 
cynliesawl eisoes wedi gwawrio ar y Dyffrynoedd ar ol geuat 
tymherus; fod ymeguiadau cytîredino! yn cael en gwneutnur 
i eangu amaethyddiaeth ar y ddô ar aswy, gan d\iysgwy! tiî’.aa 
lliaws atynt yn y tymmor hwn o bob cwr o’r byd. Bwriedir 
hau cymmaint a eilir ddwfrhau ; ac y mae ye. newydo da 
iawn fod y borl'a yn cynnyddu yngliylchoedd y dinàsoedd po 
fwyaf ei porir. Mwynlieir iecliyd da trwy y Diriogaeth ; ym ■ 
drechir i gwblhau yr adeilad mawr newydd a gyfodir yn ochr 
ogleddol y Tabernacl erbyn y Gymmaufa nesaf ; mae ei íaint- 
joli yn 156 wrth Ì3S o droedfeddi, ac fe-çynnwysa 8.000 obobl. 
Mne tŷ y cynnysgaethiad nr orpheniad. Hoiigianwyd drysau 
mawrion ar byrth adran y Deml, ac íe orphenir yr Aif-*!\ >n 
mtien ychydig ddyddiau. Mewn atebiad i ddeiseb fiaenorol 
Colonel Steptoe ar Saenoriaid y Puh Vuntes Indiaid, dygwyd 5 
ddinas Nephi yr Indiaid a fwrdrasaut Lieu. Gunnison, yr hon 
weithred ysgeler mae yn gofus i d,drwg-d.dynion, drwy New- 



'V8G 


UDGORN StílON. 


ydtliaduion Americantiidd, geisio gan y byd goelio mai y Sairít 
a'i gwnaeth, eithr yma cafwyd y gwir fod un ueu ychwaneg o’r 
Saint yn rnhlith y rhai a laddwyd ; dedfrydwyd o flaen y Barn- 
wr ICinney, dri o’r Indiaid euog o hyny i waith caled mewn 

■ earchar am dair blynedd. “ Mae iechyd y Lly wydd Young yn 
well nag yn y .geuaf, mae yn dyfod allan weithiau yn awr; mae 
ei Gyughorwyr yn iach. Yn fy awydd mawr i gwblhau hanes 
Joseph Smith ni allais dreulio llawer o amser oddiyma, etto 

■ aethym ar wib-deithiau yn aml i bregethu yn y sefydliadau. 
Malotid y peiriant siwgr dros 22,000 o fwsheli o Fetys mewn 7 
wythnos yn driegl, a hyderir y gwneir siwgr da o liouynt. Mae 
eich teulu yn iach, a phawb yn gweddio drosoch, ac yn caru 
clywed oddiwrthych yn fynych. Diolchwn yn garedig i chwi 
am yr anrlreg o gopi o bob petli o’ch gwaith yn Gymraeg, ac 
ynenwedigoi am yr hanes manwl a gwerthfawr a roddasoch o 
tldyddiau olaf Joseph a Hyrutn Smith, bydd o ddefnydtl mawr 
yn lîaiies yr Eglwys, ac os meddweh chwaneg, gadewch i mi 
ei gttt-i Mae undeb rliagorol rliwng pawb o’r swyddwyr â mil- 
wyr estronoi, ac à’r-Indiai 1 hefyd. ’ 


Dtwüou v CuwAitTER. — Cofieil y Llywyddion fod y mis hwn 
yn ddiweddu diwarter, ao fei ar ddiwedd pob cliwarter blaeu- 
orul anfoiier yuia yn brydlon y cyfraniadau at y Deml, ac 
' enwau y Trysorwyr; y cyfrtuiiadau i’r Drysorfa Ymfudol Bar- 
liaus, ac enwau y cangenaii, a bydtied ifldynt dtlyfod o bob mau 
yn brytilon. Crefwn hefyd arnocli, Frotlyr, i yniroi gosod y 
Dospartliwyr ar waith i grynlioi yr arian dyledus am lyfrau, 
a’u hod yn anlbn yr oll a eilir i’r swyddftiau tyu y gwneir eu 
• ey ii il' chwarteroi i fynu. 


LLYTHYR O’R DYFFRYN. 

l-iiuis Tooele, Iìhuijfgr 19, 1854. 

TOin HANwrL Blant, — ; Da oedd genym dderbyn eich llythyr 
caredig. dyddiedig Medi 27. ac i ddeall eich bod yn iach ac yn 
pai'hau i fwynhau ysbryd ymfudo. Mawr yw ein pleser am 
■ein bud yu alluog i'ch liysbysu pa bryd eich gwaredir. Dyw- 
edais wriiiycli o’r blaen am beidio ag anesmwythau yn herwydd 



l/DGOltN SElOìf. 


187 


ynífudo, y gofalai eich 'rhieni am hyny : trwy gynnorthwy yr 
-Arglwydd mi a’i gwnaethym. Ymgasgliad y Suint tlawd o 
hlith cenedloedd y ddaear yw prif destun pregethu ein Prif 
Lywyddiaeth, ac y mae ein dinas ni wedi caol yr anrhydedd o 
'fod yn flaenaf i ufyddhau i’w taer annogaetlmu yn hyn : y Sul 
wythnos i'r diweddaf easglasom 2,500 o ddoleri i'r perwyl hwn, 
neu £520 ls8e o arian eich gwlad chwi. Nid ydym yn rliifo 
dros tua 30ain o deuluoedd; etto mae y nifer hyny wedi ar.fon 
digon i yinfudo -ío i’r wlad hon. Na fyddwch yn rhy awyddus 
am ddillad gwyeh; eìtlir prynwch y rhai mwyaf defnyddiol. 
Catied Rebeca wisg neu ddwy o wlanen wasanaethgar gogyfer 
à’r gauaf, gan i'od y gauaf yn y parth gogleddol liwn yn lled 
oer; a myuweh chwitliau bàr oddillad ffwstian eryf, ynghyd 
a rliai dwc, a chymmaint o ddefnydd ff« stian a dweaellweh 
gael. Os oes dillad gwlanen at y gwaith tan ddaear genych, 
gofaiwch eu dwyn gyda chwi. Gadewcli eich bwellau ar ol, 
gan na fyddant yu ddefnyddiol yma: ond os bydd arian genyeh 
prynwch rai ar eieli taitli yn yr Unol Ifaleitliiau ; canys y 
maent gymmaint gwellnaeieh rhai chwi. Parotoed líebeea ei 
hedef, pinau, a nydwyddau, -moddion cwiltio, ealieo, &e. [Gwel 
y r Arweinydd i Seion.'] 

Mewn atebiad i’eli gofyniad, sef, A ydym ni wedi lliosogi 
ein lianifeiliaid, dywedwn, nae ydym : nid oes genym ond y 
dreisiad a soniasom am dani o’r blaen, dau focbyn, a thua 30ain 
o fowis ; gallasem fod wedi prynu iau o ychain, neudair buweìi, 
pe na fuasai genym i dalu yn agos 100 o ddoleri am ein eludiad 
yma. Credasom mai gweli liyny na phrynu stocìc, o herwydd 
fod eynnifer o’n brodyr, eliwyehwi yn euwedig, yn gweddio uiu 
waredigaeth o Babilon, a bod llawer o hyny yn ymddibynu 
arnom ni, tra y eawn diiigon o amser i gael stoc/c etto. l>a 
íyddai genym gael y Star a’r UliooiíN yn gysson pe gellid; 
canys da fydd gan ein phmt ar ein hol i’w eael etto. 

Ydym eieii rhieui, 

üt,ntolìymm. Ul. a Mjio' AYilliams. 


SYLWAU Y GOLYOYDl). 

Gyda phleser mawry gosodwn y llytliyr liwn a’r uu canlynol. 
'ger gwydd ein darllenwyr, nid yn unig am yr ysbryd da a 
-arddaugesir drwyddynt ull, eitlir yn- neiìlduol yr ymdreeh fawr 



ÙDGORN SEION. 


ÍSS 

a arddangosir sydd yn cael ei wneuthur } r n y Dyífryn o blaid 
y Gymdeithas Ymfudol; gweiir fod y Saint yno o ddifrif anî 
gvnnorthwyo eu brodyr i ddyfod atynt, a mawr lawenhâ v 
Jfi/ddìoniaid yn vr egwyddor a ddesgrifìr ynddynt i wneuthur 
Jjnddlondeb yn deilyngdod i ymfudo o li-ièn cyfoetlì, ffafr, nac 
àch, — dyma fel y dylai fod. a dys/wyliwn y symuda hyn ý 
rhwystr oedd gan rai, yr annoga liwynt i ymdrechu o blaid y 
Gymdeithas Ymfudoi Barhaus, ac v calonoga bawb i fwy o 
ffyddlondeb. 

A ganlyn yw eu llythyr olaf aeglura yregwyddor rinweddoi 
y cyfeiriwn ati : — 

Dinas Tooele, CJncef'. 11, 1S55. 

Ein hanwyl Blant. — Ysgrifenasom lythyr atoch yn Rhagfyr 
mewn atebiad i’r eiddocli am fis Medi diweddaf, yn yr hwn yr 
hysbysasam chwi o’r hyn a wnaed yma dros eich hymfudiad; 
ond y mae ein cynlluniau byny wedi cael eu gor-lywyddu gan 
dreíniadau y Drysorfa Ymfudol Barliaus, am ba rai ni wyddem 
y pryd hwnw. Hysbyswyd ni gan y Llywodraethwr y def- 
nyddir pob arian a osodir yn y D. Y. Barhaus yn ol trefniad y 
Llywyddiaeth yn mhob gwlad, y rhai ni ddanfonant neb ond y 
Saint tcilynyaý a’r rhai mwyaf defnyddiol yn y dyífrynoeild 
hyn, megys eu harweinir gan Ysbryd yr Arglwydd. Da iawu 
genym iiyn, o herwydd y dibyna eieh ymfudiad ar eicli ffydd- 
londeb yn ngwaith yr Argiwydd, a’r graddau a ennill- 
wcb o ymddiried y Llywydu I). Jones, yr hwn yw eicli 
«yfarwyddwr a’ch gwaredwr yn bresennol. Gobeithiaf fod 
eicli liymddygiaiî fel Sant a gwas i L'duw wedi ennill i chwi y 
cyfryw barcb a sicrhà eicli ymfudiail y fiwyddyn nesaf drw v y 
moddion agyfranwyd i’r perwyl. Fiyddiog ydym niai felly y 
dygwydda, a pharbawn i yml>arotoi erbyn eich dyfodiad, fei 
y bydilo genych artni' i ddyfod iddo. 11? y byddwch ddedwyiid 
yn nihlitli Saint yr Arglwdd. Pe i a chaffech ddyfod y tro 
nesaf, na ddigalonwch; eitlir ymorphw\'swch yn amyneduuar 
ar yr Arglwydd, gan gadw ei orchymynion, ac ufyddliau i 
gynghor ei weision yn mhob petb, ac íe aiff pob peth yn nilaen 
yn dda gyda chwi, a bydd eich i udiawdwriaeth yn sicr. 

Y mae pob petli yn myned yn mlaen yn ddayma: coronir' 
llafur ein dwylaw â heddwch a llwyihiiant ; adeihnhr Seion â 
muriau iachawdwriaeth a- à phyrtli moliatit. Y mae diuas 
Tooele yn banner ymgauedig. ac t'e'i cwbl ymgauir yr baf hwn. 
Ileddyclilawn y\v pawb a phob petli yma. Gwrthododd Coi. 



UDGOUX SEIOH. 


189 


Steptoe tod yn Liywodraethwr dros Utaîi, a ffurfiodd ddeiseb 
(lros barhàd y Llywydd Young yn Lywodraetliwr, gan wirio y 
gadawa ef a’r Iioil swyddogion [niil« raidd] ynghyd a’r mas- 
nachwyr [nad ydynt yn Formoniaid] y Diriogaeth pe danfonid 
Llywortraethwr arall yma! 

Cawsom auaf mwyn heb nemawr eira na rhew ; y mae ein 
gwaith amaethyddol wedi dechreu, ac y tnae llawer o wenitli 
wedi ei bau; ond mae y tir yn sych arw, gan na chawsom ond 
ychydig eira a dim gwlaw oddiar yr Hydref diweddaf. Mwyn- 
hawn iechyrl da yn barliaus, a pharhâ yr Arglwydd i’n bendithio 
a’i Ysbryd. Mae cich ewythr John yn iac'n ac yn ymdaro yn 
dda rhagorol. 

Gwelwch yn dda ein cofio yn garedig at Capt. D. Jones, ac 
at yr boll swyddogion a’r Saint, y rliai a garaf yn rhwymau yr 
efengy I; fy ngweddi barhaus ar Dduw sydd am eu gwaradigaeth 
fe! y cyd-fwynhnont à ni o freintiau y Saint yn y dyffrynoedd 
hyfryd hyn. 

Nid oes un cyfnewidiad neillduoî wedi digwydd yn ein ham- 
gylchiadau oddiar pan ysrrifenasom o’r hliien. Mae yma iawer 
iawn o Saint Cymreig sydd yn gwneuthur yn dda. Mae David 
Charles o Gastellnedd, Thomas Tliomas, Nash a Gibbons o 
Bontytypridd, ynghyd ac amryw ereili, oll y r n ymuno yn eu 
coíiun caredicaf at y Saint yn Nghymru. Hoffem pe ysgrifen- 
ecli yn aml yn yr haf dyfodol, gan ein hysbysu pa fodd y mae 
gwaith Duw’ yn llwyddo, a’r holl newyddion a ellweh roddi, 
canys hiraethwn am glywed pob peth ynghylch yr hen wlarl. 
Parhaued Duw, y Tad tragywyddol, i’ch bendithio chwi a'ch 
rhai bychain, yw gweddi 

Eicli rhieni, 

Dl. a Maiíy Williams. 


LLYTHYR AT BREGETHWYR Y SAINT. 

Yr Allt Gery, Mai 20, 1805. 

Mii. Gol.,— O s yw yn hosibl, gadewch i mi annerch fy mrodyr 
yn yr Offeiriadneth : — 

Frodyr, trwy Forganwg a Mynwy yn henaf, — Chwi a wydd- 
ocli ddarfod i mi addaw yn ddiweddar i fyned i weitliio i’r rlian 
hon o winllan Crist, ac yr wyf wedi cyrhaedd yma er y l -íeg ,> 



190 


CDOORN SETON. 


Fawrth. nc erbyn hyn wedi teithio cryn lawer ar y cae. ae ett* 
hebwelei ei ííyíRniau! Mae y cynuuaf, yn ddiau, yn fawr 
iaw.n. ond y j{weithwyr sydd yn anatnl, frodyr! Er teithio o 
Abertcifi i Aberystwytli. -10 o tìUtiroedd nid oes nn i'w weled 
ag a atl ddwyn tysíiolaeth ei fod yn etifedil o deyrnag l>duw 
ond fy hunan! Ac i ta,wr i Sir Benfro am fliltiroedd, nid oes 
un yn gwybod fod ei feiau wedi eu maddeu! Hefyd yn Sir 
Gaerfyrddin (y parthau isaf ) niiloes neb yn mwynhau doniau 
yr Ysbryd Glàn, ttae yn gwybod dim am danynt trwy brofiad. 
ac wrth feddwl am hyn. frodyr, mae y dayrau yn treiglo dros 
fy ngnnldiau y mynyd hwn, ac y mae teimladau fy nghalon yn 
rhy aniiawád i’w desgrifio, pan yn meddwi amyrhoilgannoedd, 
'ie, y miioedd iawer sydd yma yn amddifad o wybodaeth a sicr- 
wvdd o fiiirdd y cadw, ac liyd yn hyn lieb gael cyilcu i glywed 
fod sicrwydd i’w gael yn yr oes hon. 

Frodyr, meddyliweh amy hobl liyn. a theimlwch drostynt: ac 
wrth feddwl, os na allwch deimlo, holwch eich lnmain pa lieth 
sydd yn rhwystr. Yr ydycii yn rneddwl, yn íeimlo, ac yn 
awyddus am fyned i Seion. Mae y hobl hyn mewn anghen o 
ddedwyddweh liefyd, ac er fy ngofid, ìnaent lieb wybod pa fodri 
na pha lei’w gael. Yr ocdd amryw o lionoch chwi atn fyned y 
Ilynedd. a chyn liyny, ae etto yna yr ydych, ac yrydychyn 
ami yn barod i iioii eiclt iiunain. Paham na cliaern ni fyned ? 
Efallai y byddai ytt well i mi ateb eich gofyniad, a hyny fel 
hyn, — Ni allasai y Propliwydi a’r Patriarchiaid gael eu per- 
ffeithio heb Grist a’i Apostolion, &e.. na'r Apostolion gynt heb 
y rhai presennol, na’r rlmi liyn hebom ninnau, na ninnau heb 
rhyw gannoedd o’r bobl hyn, sydd ar hyd siroeild Aberteiíi- 
Penfro, a Chaeri’yrddin, a’r holl wíad yma, y rhai sydd etto lieb 
glywed, chwaethaçìi credn ac ufyddhau i’r ffurf o athrawiaeth 
iachns, yr hon sydd yn abi i berffeithio dyn llygredig Maent 
yn aros i rai o iionoch chwi ddyfod i’w hysbysu, yr wyf fi yn 
benderfynol i wneyd fy ngoren. ond pe byddwn yn ddeg ar 
liugain, byddwn yn rhy fach. wed’yn o lawer. a gwneyd chwarae 
teg â'r bobl: giut hyny. frodyr, rhoddwch law o gymhorth^ 
torwch trwy bob rhwystrau, a tiewch mewn llawn arfau dys- 
claer at y gorchwyl liwn. Yn awr yw yr amser goreu o hyn 
i’r cynauaf gwenitli. Cofiwch ei bod yr nn mor wir a bod Aqua 
J'ortù yn dda i beru awclt ar gryman yr amaethwr, i fod 



rnc.oRy seion. 


19.1 

Ag'i'i 17 tae. dwfi- y bywyd. neu Ysbryd Duw yn nnhebsorol 
1 bnru a cb.ulw imn ar gryman y sawl a ddél yma : lieb hwrr 
arosed gartref. 

Yr eiddoch ar frys, 

JoBN J?1CUAKHS., 


HEîîIAl'* P. P PEATT 

( AUan or “ EJitors Clu ouicle. ’) 

Deai.i.af trwy dón y wasg fod gwladwriaethwyr, moeswyr. a 
chrefÿddwyr yn flin yn nuhylcli Utah :ic Amlwreigiaeto. 
“Rhvfel !” •* rhyfel !” ■' gwAed” a dinystr" i'r Mormoniaid 
paganaidd druain ! Ond — diolch fo ir Methodistiaid duwiol- 
frydig— “ argyhoedder y Mormoniaid yn gyntaf,— danfoner 
cenador. atynt,” meddant. 

Hawl Llywydd yr Unol Daleithiau yw penodi Llywodraeth- 
wr, a danfon milwyr i Utah. Gẃyr dinasyddion y cyfryw 
Diriogaeth hyny, ac nid oes ganddynt un gwrthwynebiad. 
Eithr beth ped elai llywodraethwr a milwyr yno, i ymyraeth à 
iawnderau a breintinu y bobl. gan sathru y cyfreitìiiau, foddi- 
wrth ba rai. ar hyny o bryd, ni fyddai ui. perygl.) Vvel. yna. 
bid siwr, mae y troseddwyr. yn ogystaì â phawb ereiil, yn 
ateboi i’r ìlysoedd gwladoì, ac yn agored ì ddirwyiad a charchar, 
neu ddienyddiad, yn ol feì bo eu trose Idiadau. Pe na wnelent. 
ond bygwth, rhwymir hwy i gadw yr lieddwch. Nid yw llys- 
oedd Utali etto wedi eu cael yn ol mewn gweinyddiad o’u cosp- 
edigaetliau. l’a droseddiadau neülduol a ddygir yn erbyn 
Llywodraethwr a Dinasyddion Utah, am ba rai eu bygythir ag 
argyhoeddiad neu ddinystr? 

Dywedir wrthym mai Amlwreigiaeth yw. Wel, fe ddywed 
yr Apostol mai “ ançihyfraith yw pechod.” Dewisem argyhoedd- 
iad o flaen llofruddiaeth,— Ac yma, caniatewcli i mi awgrymu 
cynllun er argyhoeddiad yr oll yn gyfangwbl, heb dy wallt dyfer- 
yu o waed, na thrafferth taitli i Utah. Yr wyf i yma yn Ngliali- 
fornia fel aelod awdurdodol, a cliynnrychiolwr yr eglwys yn 
Utah, am yr hyn y gullaf roddi dangosiadau. Iloddlon ydwyf i 
i gwrdd ag eistiddfod o gyfreithwyr, a’r offeiriadon galluoccaf a 
geir yn y wlad. Ac yr ydwyf drwy hyn yn gwirio yr ymwrtìi- 



CDGOHN SEION. 


'il92 

odaf rn gyhoeddus ag Amlwreigiaeth, ac ymddyga yr egìwyw 
a gynnrychiolafyr un modd, ar yr ammodau a ganlyn, sef: — 

I’r Hen a ? r Newydd Destamentau, a chyfreithiau yr Unol 
Daleithiau, ynghyd a chyfreithiau Tiriogaeth Utah forl yn 
satbn: ac os, yn y maes ëang hwn, y ceir un dernyn o gyfraith 
yn mha un y mae Duw, angyíion, dynion prophwydi, apostoU 
ion, Mab Duw, neu yr Ysbryd Glán, yn gwneutliur Amlwreig- 
îaetli yn ( irosedd . t/n doiriad cyfraiíh , ncu yn anfoesoldeb , yna, ar 
y cyfry w ammodau yr ymwrthodwn ag Aralwreigiaeth. Eithr 
oni wneir liyny. ystyriwn gyfraitli Duw ar y pwne o briodas, 
Amlwreigiaetii yn gynn w^sedig. fel v sefydlia<i mwyaf cys- 
segredig, ac yn ymrwymedig ar ein cydwybodau— mewn 
rhydd ymarferiad or hwn, r.ònwn yr amdtiiffyniad a sicrheir 
nior haelionus a chyíiawn gan lywodraeth gylfredir.ol ein 
gwlad. 

< >s gwel gcdygyddion yn gy ffrcdinol yn dda i gyhoeddi liyn, 
geill dueddu tuag at ymchwiliad a goleuad naillai y “ Mormon- 
iaid tlawd ac anwybodus,” neu i’r rhai a’u hystyriant cyn belled 
o’r ffordd iawn. 

Santa. Clara , Tach. 22, 1854. P. P. Pratt. 


AMUYWIAETHAU, &c. 

Y Hhyfel. — Mae y byddinoeddunol wedi cymmeryd Kertch 
a lladd o 5 i 6 mil o’r Rwsiaid, a cliolli cnnnoedd eu hunain. 

Derbyniadau .\M Lyfrau o Mai 20 hyi> Mehefin G. — 
John Gibbs, P’s ; Isaac Jones, £2; GrifHth Roherts, £1 ; 

W. Daries, £9. 

%* Anfoner poh llythyrau, yn cynnwys eirchion a tlialiadau 
i Co/>t. Jones , “ Udyorn SdoìC Of/ice , Swansea. 


CYNN W Y S I A l). 


€vfl;i\vniutl o Biophwydolia/than Josfph Smilh 177 

Annerchiail yi •• m h\<i«*rirìns Ly wmlraclhwr Br i'^liain Youi.t» 181 

€oiysyd«iia«Mii — NV\\ tddion o*r 0\ flryn— Oiwedd y Chwarter 185 

Llvthyr o’r MytlYyn j&fì 

Llyihyi at Bie.'«*ili\vyr y Samt .... isí» 

Hùriad P. P. Pralt 101 

Aniiywiaethan, &c 102 


A B E R T A W Y : 

ItCHlffWYB A CH Y HOEDDW YD CJAN D. JONEi. 



UDGOllN SËION, 

> +:v 

ŵffcii m ŵatnt. 


«Jiw. 1-3.] MEîIEí'íN 23, ÎS55. {Ŵ. VIII. 


i>FRwrrmvciî ac amlhewcíí. 

îl’ECnoî) n«iwr a cliyfFredliìoI y dydd presennol yw y gwyrdrôail. 
<> di'etti Dîìw. Ystyrir y deg gorehyniyn, gsn y scctnriaid, feì 
•eu rhoddwy iì gan Moses. yn ddechreuad « diwedd lioliol <'r oli 
«ydd aogiienrlíeîdîol er arwain dyu drwy bob, amgylehiad per- 
îhynol i fywyd. Maent ofi yn anghttnrheidi'oi cyn belled ag 
y perthynant, eitlir tra eu eerfir ar îetydd amlwg niewnegîwysi 
ac, hron ynmhob holwyddoreg, traeu dysgir mewn yrgolíoii, «c 
yn y cyieh teiiiuaidd. ac eu hadroihlir o’r pwäpud ; yìuddengys 
íel pe byddai y gorehymyn mawr yr liwn a ystyíiai yr Ar- 
glwydd o’r fath bwys aniiebgoroi fei nrai y cyntaf oedd a osod- 
o.ld ar Adda ac Efa. pau y dywed, “ hYrmfihnrh ac<cu>$iettxh a 
'’leRurch y dfbmrf'’ wedi ei esgeuhiso, ei ysbrydoli, nen ei daflu 
yn mlilith y pethau afreidiol a alinsent unwaith fod yli anglien- 
rheidioi, pa vai y mae dyn drwy ei hunanoîdeb wedi eu troi o’r 
oieilldu am rywbeth mwy cyd-rywiol à’i eliwantau llygredig. 
Ystyriodd Puw tbd uf\ ùd- dod i’r gorchymyn hwn yn gymmaint 
o hwys er Hwyddiant ei deyrnas. fel, pan y dinystrwyd h.oll 
ilrigolion daear, ond Noah a’i denlu.yr ail ymddangosodd yn 
bersonol iddo. ae yr a'ü osododd yr un gorchyniyn arno ef a'i 
iiiliogìteth — ■“ I'fru i/thwch ttc atnlhcwch u í/enicch y tblacar.” 

“ Ond,” meddai yr edryehwr arwynebol, “ meddyliaf y fod 
ùynolryw yn ufyddhau i’r gorchymyn hwn.” Mae yn o debyg 
?iad y w y fatii bcrsonau y n ystyried cymmaint ar y pwnc pwysig 
bwn ag ydynt yn myfyrio pa fodd i gynnyddu eu defaid a‘u 
13 [Peis i,y. 



ÜDCOfö* .Sflíí<m' 


174 

gwartlîeg. lîliaid fcr.l yr Arglwydd D.law, psu y íyfíwfifaí' 
hyd a lleiì y greadigaeth liarthl a wnaetli yn ilrigf.i iV blanf,- 
yn teinilo gnfai lawer mwy dyrdiaferlig, dwys <»■ theimîadwy 
dros berfleithiaẃ yn ogystai a nifer ei hihogaeth, nag y teinil® 
yr amaethwr dro» yr anifeitiaid gwyeh y mae yn rîewhau i'r 
Jladdfa. Gyda y fath dristweh a pliryder y rhaid ci fod wedi 
edryeh yn miaen drwy gyfniMÌ amaer, a gweled y? liil a greodd 
Efe ar ei ddelw ei han, ac a ätampiedd á niawrygrwydd ei natur 
ei hun, yií gwastraöu eu hyrndreehiadau a galluoedd bywydof 
®r boddhnu eu nhwydau gwaei a’u eliwantau üygredig. i ba rai 
ni ymostynga yr anifeiiiaid direawm, eaîlys- y mae greddf 
natur wedi eu eadw hwynt yn buraeh nâ dyu, er ei hoi£ 
reswm a’i ddoethineb. 

Gyda'r fath deimladau gaSirus y rhaid fod ein Taö nefoì 
yn edryeii i waered ar gefyllfa bresennol ei blant; er enghrailft. 
y rl’.ai liyn yn IJoegr wareitMiedíg, — Gristionogoll Pa nifer o 
ddynion eyírawn y niae Efo yn gael yn debyg i Gideon yr hwn 
a feddai “dileg mah a thrugain. a ddaethai o’i lwynaiì ef ef 
hun ; canye gwragedd lawer oedd iddo ef ?" Meu yn debyg a 
Jair y Giíead a feddai “ ddeg mab ar hugain yn marchogaetlr 
ar ddeg ar lrugaio o ebolion asynod : a deg: ilmas arhugain oedà 
ganddynt?'’ Nen i Ibsan o liethlehem, gan yr hwn yr oedd-- 
“deg mab ar hagain, a deg mereh ar hugain, y rhai a anfor.odè 
efe allan, a deg inereh ar liugain a ddug efe i’w í'eihion oddi 
allan?” Digon tebyg yw mai aimichonadwy fyddai cael eng- 
hraiíft o un dyn yn y wlad lion sydd wedi cadw y goícliyuiyir 
eyntaf hwn- mew» cyfiawnler, f.l y gwnaeth barnwyr Israei. 
a dynion da ereiiiyn y dyddiau gyut. 

Yn lle y fath ddynion ceir niiìoedd a greda-nt fod bywyd 
gweddw yn gyssegredig neillduol, ac mai i farw heb adael liii- 
iogaetli ar y ddaear sydd ffordd anffaeledig i sicrhau iachawd- 
wriaeth; tra iBtii en o'r mellditliiou nswyaf a gyhoeddodd yr 
Arglwydd ar ben y' drygionus oedd, i dorri ymaitli eu cenedl- 
aethau oeldiar y ddaear— “ Canys yr Argiwydd a gâr 
fern, ac ni cdy ei Ssint; cedwir hwy yit dragywydd; ond 
hâd y drygioiius a dorrir ymaitfe’’ ‘‘ Cotfawdwriaetli y 
eyfiawn sydd feudigedigf nnd enw y drygioirus a bydra ” I’r 
gwrthwyneb, y mae eynnydd hiliogaeth yn nn.o'r hendithioo 
mwyaf a eilir roddi i ddyii,- a pliwys-leisiodd yr Arglwydd y» 



ObGOltN S'EiON. 


lSb 

Seilldilol ar hyny pan y dywed wrth Abraliam, — “ Ganfendithirt 
îbí a’tli fendithiaf a chan amlliau mi a amlliaf dy hâd fel sèr y 
íiefoedd, ac fei y tywod yr hwn svdd ar làu y riiôr.” 

Gwir yw fod y« y wlad hon a llawer o wledydd Cristionogoi 
ereill lawer o eglwysi, eithr yi un inor wir yw mai odditan 
gysgod eu pinnaclau a ddyrchafant mar santaidd tua’r nef yr 
erys railoedd e ddynioti a benywod o bob gradd yn ofer dreulio 
eu bywydau mewn ufydd-dod distadl i’r chwantau mwyaf 
■dinystriol, yn Ue cenedlu mc-wn purdeb feibion a merched teil- 
wng o ddelw rhagorol I>aw. Y raae digon o weiriidogion hefydj 
ond och’ cyn lleied o honynt sydd hyd y nod yn raeddwl 
am, liawer üai yn dysgu eu cynnulleidfàoedd, ddyben 
înawreddog y gorchymyn raawr cyntaf hwn, a phurdeb manwl 
y gyfraith yn unol â plia rai y bwriidoJd yr Argiwydd iddo 
gael ei gyflawni. Pa mor aml y cuddia mantell santeiddrwydd o 
sylwdynion rai o’r pechodau am ba rai y dinystriwyd Sodom a 
Gommorah t f.lawer o bebl sydd drwy Gristionogaeth yn 
ngraddau uchaf y byd, a íeddyliant nad yw hiliogaeth ond 
mater i’vr gymhwyso er ateb eu pwrpas hwy-j tii feddyliant fud 
liuw yn hidio dim yn ei gyieh Us sicrliant blentyn neu ddau 
jetifeddu eu hystâdau, ni chwenychant draflerthu i fagu ych- 
waneg, tuhwnt i liyna, defnyddir eu mheddiannau, eu nherth- 
oedd, a gaìluoedd eu bywyd er iiunan- les, ac er boddhau pleser- 
au amseroij lieb gymmaint a tlireulio yr un myfyriad ar yr hyn 
a geisia yr Arglwydd ganddynt. Etto, y mae miliynau or 
îs raddau, yn y rhan hono o'r byd a ystyrir yn wareiddienig, y 
rhai, tra nad ydynt rhy faleh i ufyddhau i’r gorchymyn cyntaf, 
nac yn rhy ofor i ofaìu yr. bersonol am eu lieppil— bendithion 
mwyaf y nefoedd, etto a orfodir, drwy eu hamgylchiadau cyf- 
yng, o herwydd Cyfreitliiau y tir, adull annaturiol cymdeithas. i 
ystyried plant yn feichiau, yn ddrvrg anghenrheidiol, na ochelir 
ond drwy fyw bywyd unigoi, neu gyffawni drygioni. Ychwan. 
egwch at hyn y mil-ac-un o ddylanwadau ereill a osodir i rwys- 
tro ac atta! gweitlirediatlau natur. mewn corfFoli cyrff newydd 
er preswyiiad ysbrydion, ac arweinia y meddwl ystyriol i orfod 
eyfaddef, fod yr hyn a fwriadodd yr Arglwydd i fod yn fendith. 
wedi ei ŵyrdroi gan ddyn yn fellditli. Yr hyn a fwriadodd yr Ar- 
glwydd yn brif amoan bodoldebdyn. sydd wedi ei Wneuthur yu 
ail beth i foddliau cliwautau llygredig. Y mae dynolry w wedd 



TTintmy *T.ir,y, 


T.ì'-r ed n’fi'- í •Tî- , ?cf 'lís ;i llytrreflipt <?rvry 011 fmíep(Tiííí?( 7 nîî. frf jr 
nim’ miliynnu o honynt yrt anarìria* belfaeli i nmllmu en rhyw- 
i'oi.'neth. ac y nwe yr Arglwyrld yn en hysgnbo ymniîh drwy y 
îleiJriyf,yr haint a’r nowyn, n'r rhni n ariewir !vwi edjfarhant 
gnn buro cu hunatn a (ìriarparir i’r lhogfa, 

Pe rieuai yr Arglwyriri r waereri i' hiwer o riiTmasoeiîd y Cen- 
edloeriri fe! ag y daeth i Soriom, er rieaîi n’ì eywir yr hyn ;v 
glyworiri am rianynt, tehyg yw na ehnîítti bwy nf nemawr gwelì 
nâ’r ririinas hono. Erliriiant yn awr ei wei-ion F.f y rhai a’u 
harweinient yn florriri yr iachawriwriaeth, G-wrtlroriant eu 
haririysginriau, y rliai a'u riatìägosent pa fodd i gariw y gorchyni- 
yn oyn'.if yn ei holl hurrieh, ynghyri a’r holi' gyfrdthian a: 
berthynant i alluoeriri bywyd. Cario aliîin y gorchymyn 
aiawr hwn mewn cyfiawnder. yw syifaen yr athrawiaeth aml- 
wreigairiri. a pliwy bynag a’i hymarfero gysìa dyheni'on ereill k 
gánt mai parotoi riamneriigaeiir iririynt eu hunain y byririant, 
aanys amlhà hyny y rirwg sydd yn condemnío y byri - gŵyr- 
riiiia'Y ofenditbion dewisolaf y nefoerid at ẅîybemon aílan. 

(A ìhn tj'r “ HÍUennhl SUtr 


MORDWTAD YU AFON COLORADO î 
cO'r “ San Francisco Iterahì.") 

'í mae riinas newyriri werii caes ei sefyrilu yn driiweddar ar iirî 
yr afon Coiorado, yn tinion islawei chyssylltiad â’r afon Gila, yr 
hon a argoeüa fod yn le o fawr fasnach cyn hir. Gorwedria y 
sefyriliari ar ìàn ddehenoi yr afon Colorario, gogyfer â Fort 
Yuma a ehroesiari ffordri fawr yr ymfuriiari o'l'esas a Meiico. 

Mae yr ymsefyrilwyr hyn weriì chwilio Cnl fòr California o 
Guaymas i ben uohaf y Culfôr, ac ni chawsant un lle arall a 
allasid ymsefyrilu arno, o herwyriri fori y wlari asi 25 neu 30 <í 
âlltiroeriri ar ochr ridwyreiniol y Culforyn ririitfaethwch tywori- 
lyri, lieb ddwfr croyw nac unrhyw fath o wyrrid-lysicu. 

Mae yr afon Colorado am tua 5 neu 6 miiltir islaw y Gila yn 
agored i orlifiariau, ae nis gelür cael sefyllfa ddiogel a dymunoi 
i rirefynìs. Mae innrriwyaeth y Colorado wedi ei sicrhau i 
fyny hyri Fort Yunia, ac mae yr agerriri-long “ General Jesup” 
werii bori yn trosglwyririo nwyfau y llywodraeth i’r lle iiwaw. 



•CWüẄHS SEI05Í. 


W 

T ÎẂajor Heí»tzleman, yr luvn oedtl Cadfrídog diweûdar 
ì'ürt Yunia, Wedi bod i fyny yr afon Colorado tua !U 0 inilltir, 
a’i farn ef y w ei bod 3 't rhwyddaek afon f w mliordwyo nag y v 
yr Ohio. 

Y pellder o íüiduas Colorado i’r mauau enwedig iscd ydynt 
ŵl y canîyn: — 

í Sau líiego, ÌSO -s ftlltiroedd yn gyiuhwys.; :JÖ0 ar liy J. 
y ffordd. 

I K 1 Faho, nsiiltir, yn <vl mesur <«ray. 

I iidinas y Llyu ilaieii AJawr, 650: gydá’r dwfr 2ô6, ar hyd 
y tir. 400. 

I San Franoieoo. "50 o fillíiroedd ar kyd y tir, trwy Joaquin. 

I Gaaymas, dâO ruültir gyda> -dwíi:, ae i’rprif di\dydd yu 
Sonora.ar li\«á y -ti-r, o i ŵo o ríilltiroedd. 

Dybenion yr ynasefydliad hwn \’d)'Wi; .tr gv.neu.thur ystór lei 
(düiwaHu ymsefydJwyr *, mŵnwyr a yuifudanit i’r Diriogaeth 
«ìewydcl, i di\)fgiu yddo 'iiwyfau i Dalesthiau gog-Ieddo-1 Mexieo 
yn rliydd •) di’eth, i hwyluso dargaufyddiad a dangosiad y 
trysorau o fŵfiydd cyieethog y. dy bireu bod yn y wlad rhwng 
yr afouydd Gila adiolorado, ar i agor msrdwyaeih yColorado 
v liyd seíydtiadau y Mormoniaid yu Ninnogaetli Utalu 

Y nifer ü liewonau ;u. ydynt yn bywyn y Jìasin Mawr Amer- 
icanaidd gyíríftr o 80 i 100 o füoedd (yu gyfaríai I hanner 
pohlogaeth 'Caliídrnia isaf). Diwallir y bobl ddi wyd ym- 
<lreehgar hyu â’u icoli nwyíau <» îSL Loiii«, 750 o filltiroedd 
.gyda’r d wir i Cooncil Jìl«(ìs. a Ì2Ü0 yn yehwaiieg ar> hyd y tir 
dros wastadedd a myuy<l<bîtídd. Ihiu y <lygwy<j<l-a i ymsefydl- 
<wyr y Bn-siu Mawr fed< lu mwy <> fo<idion uag u dreuliant. a 
tchanddy.rí w-eddili i wiufasnaeliw. s-ir lhjd yr afou Colorado yw y 
ífordd í’wyaf naturiol a rhwydd i.id ei drusglwyddo. Os gellir 
•sierhau y fitGnaeh.ieíh barhaws a diynnyddol Iìoii hyd San 
Praueiseo drwy tbrd wyaetli Culíér Oalif •rnia rdr afou Colora<hi, 
<*yi.uyd<hrí ei nrhasnfl 'liautli tnewnol un hanner yn y inaii Ueiaf, 
Leblaw ,rho«Ul'i •eyuiu:r<.li\vy angbenr.heidiyl iav.n iV masnaea- 
wyr allanoL 

Mîuî 3 ’ g'ie^h’-niŵ'.M, ;t fissurwyrí gan Coi. Grey ilro-s ‘‘ Gwm- 
peini Caerefiog Newydd.” a íwriedir wneutliur, trwy Texas a’r 
iBiriogaetli sy <U wedi newydd gaei ei ìlu.riìo y.u croesi y Colui- 
Ädv yiiy ìiînu hyujj- 



ÌM 


UI>GO»N ÄETON. 


Y mae mordwyae’.h yr afon Colorado, ynghyd a darganfÿdd- 
ìad y wlad ëang a ddwfrherr gan ei changenau yn un o orcheôtioa 
penaf y dydd presennol.” 

FeUy y teimlem ninnaa er*s blynyddau yn olfbd yirìchwiliad 
manwl i ansawdd yr afon fawr Coîorado, ynghyd ag i’r dyffryn- 
oedd helaeth a breision a adduraant ei gîànau am gannoedd o 
Ölltiroedd 0*1 harllwyaiad îGulior Califomia i fynu i berfeddion 
y wlad gyfoethoccaf, debygir, dnn haul, ac yp eyfeirio yn gym» 
hwys tua selÿdliadau y Saint ya un o> ymgyrchiadau mwyaf 
dyddorol i Utah a ailem feddwl am dano, cyn y meddyliasem ar 
anturiaeth. ganol geuaf. i deithio yn mhlith anwariaid, — dringo 
mynyddau oerllyd y Wasatcli — ymluago drwy eira yn droed- 
teddi o drweh am fisoedd, & chysgu yn ei ganol y nos; cyn y 
meiddiem fyned, meiMwn, ar ein cost ein hunain, a dyoddef 
pob math o gaiedi oedd ddichonadwy i ddynoliaeth seíÿiltano, 
a r layn oedd fwy nag a allai auifeiliaidfy w trwyddo, ond suddent 
tano wrth yr hanner dwsin y dydd; etto yn mlaen symbylwyd 
ni drwy yr oll gan obaith darganfoíî yr Ede» i>rliewinoJ,a chaei 
porthiadd i Utah. Ac er fod y tywydd we<ii ein gommedd y 
tro liwnw. ni leihaodd ein ffydd yn modoldeb y fath le, ac felly 
gellir barnu faint ein llawenydd wrth glywed drwy’r hanes 
uchod fod ffeithiau, darganfyddadwy gan e-reill, yn proâ ein 
tyb vn wirionedd er eymmaint oedd rhagfarn vn ei herbyn 
pryil liyny. EAryehwn yn irilaen gvda dyddordeb mawr at yr 
amser yr iawn ddefnyddir y manteison mordwyol a geir yn y 
Colorado i hwyluso plant Seion wrth y miloedd tua thref, ac y 
diwallir hwynt â nwyfau lawer yn hawddach iir îlirwy er< 
ìlusgo dros tìl o fìlltiroedd trwy anialwch fel y gwr>eir yn awr. 
líohlaw hvnv. dyry y darganfyddiad hwn. ynghyd ;t gorpheniad 
cledr íîhrdd Panama, ar Uyd yr hon y croesir y eyfandir o fôr i 
fòr mewn ychydig criau, obuitli adnewyẁUd i r Saint, hyd y 
nod peceuid yr hen fíordd adref, gan y rhwystruu a ddesgrifir yn 
cin rliifyn blaenorol am Kansas. nad ani'Mifadid hwy o’r fraint 
a weled Seion vn ei Imrddwcli ar y hryniau tragywyddol o 
eisieu fíbrdd. îe. “prif ffordd” i fy ned yno. 

Mawr Iwyddiant a gaffo ymchwiiwyr y wîad a’r afon nchod 
j roddi y Saint mewn meddiiint o’i rhagoriaethau a’u rhagor- 
ynfreintiau. yw ein dynninind,— a’n braint fÿddo cael mordwyo 
ù\ a/iref mewn a^erfad hyd yr afon Colorado !.- CIov \u Uihì, 



Ci*SO«N «KÍ<W. 




ÍACIIA» DRWY'R EFENGTL 

AT <K.ICV1)B T« " i;i)G<IHN.” 

Rt <b:>; at eielt lij*bys« amfawraîlu Daw yr Iiwn ä amlj-gwyd 
•yn ein plitii. yr liyn syildfel ycanlyni— 

Yn mis Ebrill dâwedilaf beiiyd'.iiwyd merch «euanc yn Nin- 
î>yeh, o’renw Lney Danrios. yr lion a gafodd slroí-e a'ryalsy (feí 
jy tebygid) ddwywaith ; y tro diwe<l<laf oddentu tri mis cyn <á 
òedyddio, j'r liyn a achosoihl »en<H<l parliau.s i uu ordir. a eholl- 
odd d<lef<iy<ldi<»ldeb an law yn liollol, yr iä<iri aetli yti yauedig, 
ac uis gallaeai ei liagor; jt owld ei liuw yn oer aeüdeimlad, 
yngiiyd a rlian o'i braicli. Methodd y meddygon ei gwelia, er 
á amty w <treio. 

Y Sul eyntary derbyniwyd îâ yn gyfiawn aeîodo’r Eglwj’s, 
ymofynodd am, ac ymarferodd â cliyfféiriau y Meddyg dwyfoi, 
irwy alw ati yr : euuriad William Jones. i eueinnia ei llaw ag 
ole« r . yngbyd â gweddio drosti. Hi a <lderbynk»d<l y fendith o 
iecbyd jm y ían,— agorodd ei llaw, a derbyniodd uertli iddi, a 
■eliyn iddynt ymadael j’r oedd yn gwbl iaoh. Aehosodd hyn 
s’w mliam fìliaiiìuu a bendithio enw yr Arglwydd, a onawr latv- 
•enhaodd yr holl deulu, er nad oes neb o honynt yn aeiodau o’h 
Heglwys. 

Euwau ei riúeni yw DaTÌd aíChtr£hrkie Daries, ae enwau y 
íystiou vw SYáüiaai Junes, JSdward I.Ioyd, a Robert Jones. 

Eieh brawd yn y ffydd, 

Jokn Paekv. 


YMIRiLIADAÜ í EGWYDDORION. 

Mak yu dda genj m weleii y Saint yn ymholi i egwyddorion, 
yn neilluol j' rbai j. ma-rferol nen a ddaiiant gyssylltiad â’u dyl- 
edswyddau a’u llesliàd presenuul. Ysgrifenwyd y gofyniadau 
ésod ntoiu er's tro yn ol, eitbr.o herwj’dd i Iythyr ein brawd ailu 
ymguddio o'u gotwg am ysbaid dan y .cruglwyfh o ddefnyddiau 
rhyfel a iieiitj’rent ar ein ìla-w y jirj d hyny y bucyhyd j n ddi- 
-tj lw; er y dicbon y inwynhàd o'r addewid nefol fod, cyn hyn, 
we<l: ateb y «w«e»liyiiaiu yn gan-mil gwell nag y diehon dynol- 
iaeth eu liateb lieli liyny, dengys eu iiai) ddarlleniad i ni eu bod 
yu ofyniadau d_jdòoii)l j artj IJ,. a -cluui na feddmu welltieinydd 



UDGOR.N S&I02T. 


ì wnoutTmr o v n IIi ijgohn nag i egluro g\virîonc*<î(3«ifo r iksc íìŵI- 
asaclì ])ol>l i wneyiì hyny mVn gohebwyr profíadoi. o r cyfry y*" 
y ìliotiiìwn y goÍA iHinlî'U o'a Waen. ac y erefwi* iẁiynt eu haícb 
inor t’uan ag y »iyinunant r a ilywcclwn hotyd tbì h'mI y» unig 
i’ocsaw oiul trfyiiàul ar bob derbyniwr i y niiholi êtr Udgohn am 
©leuni ar yr hyn a fetbii gaid gan ci I. v \vyiklio<i, new, ar yr hyrs 
a uylioedvlwyd eisoes. — Gofynir a ganiyi* gvi.n Ctark. 

llliosbiiiercliry gog, scf yn 

laf. Pa bctli yw ** -Aiwn yr Ysbryd Gíiin'’ a rtddawiîiid I\*dr 
ar ddyòl y I’entecost; betli oeiHIynt ei etî'eitsh'raa? 

*Jrl. A ddrclton dyn fod tu íewn i eglwys Ci'iŵt. ac etSo fol yn 
amddifad i> (iys-tioiaeth yy Ysbyyd GlânV 

3ydd. Yn mha gyfîwr y niae dyn wed» y ei fedvddio 
er madih'tíanî ]K.-dn)dau liyd oiŵ ddcrbyn.iv ẃ yv Ysbryd Glân’r 
4vdd. (ia .11 fod arddodi.el slwyìaw yn ordinhad cs derUyw yr 
Ysbryd (ilân r ]xiham na dderhyiiiai pawbyr Y'sbryd Glân jxno 
y gwemyddir aniynt I' 

bmed. Ai betlyddio â d wfr ae á*r Y'sbryd Gîàn ywy^ddau 
heth dirtnwadal” y sonia l'auî wrtli yr llcl*rv»id am danytit ? 

bfed. Ya. SLtlia seiyllfa yr oedd y Sammriaid (Ac'î. fiii) weds 
cael ett bedyddiocyn cm l ariitlodiad dwylaw 'i 

Erfynir byrdya ac eglur.lcb o drugircdd ar cin tndalenau 
'bychain, neu ateber bob yn ua ueu ddau. — Gul. 


UDGOiìN SEI 0 

N k V 

I)Y I > I ) SADWIÌN, MKÎ!KFI>; Si. 18 SÌ 

Y CvNSEve>VR>LiAi> nANNEJt iti.YN v jM>t>v.! — î)y suwyür t'VV>- 
Dryctiioliad jiob Cynnadlcdd ya y Dywysojtaotls iins yr Hinncr 
lilwyddy n sydd yn tert'ynu, Mclicfin oUiisvi. ISàü. i fntl ynia t> 
fewn ;>umn diwrnod o ÌX“llaf ar ol hyny yn dditîae! ' Nìic anp- 
hofier un n’r inanoütm a ganlyn. sef enw y (ìy nnadteiìd. rhit'edj 
y cangenau, yr AielioBeiriaid, Uenuriaid, OHeiriaid, Athrawon, 
a Uiiiconiaid ; rUif y rliai a ysgyiauuwyd, a fuout leirw, a yw- 



UDGOlls SKION. 


201 


fudasant, a fedyrMiwyd yn y cyfimiser, a ehyfanrif yr aeloâau 
y m cynnwys y Swyddojíion a’r aelo'lau gwasgarodig. Gofynir 
hefyd enw y Bugaii, y Llywydd. a’r Ysgrifenyiltl 

Os oes rliyw Gaugen neu aelodau anjihyssylltiediíî íi eìiyn - 
nadlcdd, dymunir arnynt gynnrycliioli eu hunain i ni yn 
brydlawn. 

Erfynir ar y I.lywyddion i weled fod Llyfrau y cangenau yn 
cael en cadw yn gywir a rhoolaidd, fod euw jìob un yn cael 
ei ysgrifenu yn<>. amserei ymadawiad, ei ymfudiad, ei ysgym- 
uniad, ei larwolaetli, neu nad beth arall a ofyna llyfr yr Lglwys 
ain gofnodi. ac ystyried pohun tbd hyn vn beth rliy bwysig i’w 
esgeuluso yn awr. onitè. eaiff allan ei bwysigrwytid pan êl i 
Seion, efallai er ei golled, ]>an yn rliy ddiweddar i wyiied ! Le 
gwnelid hyn, hawdd fyddai rhoddi cynnryehioliad cywir. a 
hyderir nad o'u eôf. nae o dtlim amgen n:ig o lyfr yr Lglwys y 
dyry Llywyddion Cangeuau eu cyfrif. Jvlrye!ied ]>ul> -.lywydd 
Cynnadletld i’w gynnryclroliad hlacnorol yn yr Ui>ooi:n. a 
gweletl fml rliif yr ychwanegiadau a’r yinadau isi- ’lau. &c., yn 
cyferbynu i’r cyfamif yn y Swytldogiou a’r Saint. cyn yr an- 
fonant ef i ni, ac nid anfon rliyw nifer dybin), a gadael i n * 
niegys cynt. i ciiwilio allan y gwallau. Iíawtldaeh i bob uu 
wneyd liyny ei iiunan, a hyderwn y ceir cywirdcb o bob man. 

Cratfer betyd ar, ae ynuitlyger yn <>1 ein cynühoriun blaenorol 
o barthcd i’r Trysorfiiau. y Dosparthwyr, &c.. ac anfoner yr 
îioll arian a íÿddo bosibl am lyfrau eyn y eauwn y cyfrif 
chwarteiol hwn. 


LLYTÍIYH ODDIWimi T. JLULMY. 

PhiUuh'lphiu , Mui 22, 1S55. 

Anwyi. I ; it.ovi> JoNits. — Y r \ ol fy addcwid wcle fì yn achub y 
cyfletisdra eyntaf i ysgrifenu atoch, fel y irallocb wybod ]>a fod.ì 
yr ytlym oll, yn enwetlig y Saint Cÿmrcig. Cy rbaedtiasnm ym:t 
oll yn iaclì, otidieithr dwy fcrch fach. Lu farw un o efeiliiaid 
y brawd Jeremiali Pricc, gynt o Lymni, yr lion oedd tua dwy 
fìwydd oed, o herwydd damwain alanis a gafotld ar yr 2 (;fed t> 
Lbrill. trwy gwympo oddi.ir y dt-ch i lawr trwy yr hafr.'rica , ; 
l>u farw ar \r 22ain, a cliladdwyd lii yn ei dyfrllyd fedd. tua 
300 o fìlltirocdd o C ip • Ciear, pregediwyd yn Gyim’aeg a Soi:>- 



•202 


CDGORN SEION. 


nií vn ci liangladil, a rhoddwyd rhyhuddíon d» ys i rieni i ofalu 
am eu plant, yr hyn a aafodd yr eflfaith ddymuuol wedi hyny. 
Cobeithiaf y bydd y brofedigaeth uehod yn rhybudd i bawb o’r 
■Saint a fydd etto yn croesi y mòr, i iod yn ofalus iawn o blant 
bach. canys nid ydynt hwy yn deall dim atn sisiad y llong. Bu 
y plenty n baeh arall farw ar yr 2il o Fai. yr hwn oedd yn un mis 
.ar ddeg' oed; ei afieehyd oedd inflammntion of the lungs\ enwau 
rhieni y plentyn yw Williatn a Sarah Beynon o Gangen 
Georgetown, Merthyr. Ni fu un afiechyd arall yn ein plith, 
ond elefyd y «tôr. ac ni pharhaodd hwnw ond ychydig ddydd- 
biu Cawsont gyfarfodydd rhagoroi arfwrdd y llong, dan lyw- 
yddiaeth ddoetli y brawd Edward Stephenson, y eenadydd 
diweddar yn Giberalter. 

Rheoleiddiwyd y Saint yn y llong yn saitli o gangenau, a 
ìlywydd ar hoh un o honynt; yr oeild tri o honynt o Gymru, 
aef y hrodyr canlynol, - Samuel Burt o Gaerdyf, Wm. Davies, 
■o Gymiadledd Dylfryn Conwy, a David Jerenty o Brechfa. 
Cynnaliwyd cyfarfodydd gweddi ltwyr a boreu yn ntliob Cang- 
en. a thystiai amryw o’r Saint yn y eyfarfodydd na theinilasant 
^îrioeil yn well nag oeddynt pryd hytty. Pan fyddent yn 
gweddio yn gyiioeddus, yn mhlith antryw bethau ereill, ceisient 
yn debyg i hyn, — “ O Arglwydd, bendithia y brodyr Jones a 
Daniels yn Nghymru, a bydded llwyddiant ntawr ar eu llafur 
yn mlilith ein cyd-genedl, &e.” 

Derbyniwyd iti yma yn garedig gan y brawd Eulmer. Nid 
wyf yn gwybod ettopa bryd y byddwn yn gadael y ile bwn; y 
jnae pob darpariadau yn cael eu gwneutliur at fyned yn nthell- 
acìt etto, ond y mae rhyw yehytìu yn bwriadu aros yina. 

NM oeddwn yn bwriadu rltoddi ilawer o Itattes ein mhôrdaitli 
i chwi, gan fod cynimaint wedi ti ysgrifenu tnewn perthynas i 
t'orio o bryd i’w gilydd, a chyda cliwi yn yr “ Arweim/M i Seion ,” 
.a liigon i mi yw dywedyd wrtli y Saint Cyntreig ant ddarllen 
yr “ Arweini/dd," a’i gofln , — cânt weled ynddo gynghorion er eu 
iles yn ntliob nian ag y byddant. 

Gwneweh fy esgusodi aut fod fÿ llythyr mor fyr, gan fod am- 
ryw o lythyrau ereili genyf i ysgrifenu ; diau y cewclt weled 
ilythyr y Lly wydd E. Stevenson yn y “ Star ,” yn rltoddi hanes 
jnwy cyiiawn o’n mhôrdaith, yr hwn a ddarllenodd efe i mi 
boreu ddoe. 



ÜHOORN SBIOH, 


205 


Y mae eich cliwaer yn- nghyfraith a’i dwy ferch yn iach, ae 
y maent liwy a pliawb o'r Cymry yn dymuno eu cofio atoch yn 
fawr, ac yn olaf fy nghofion innau atoch mewn modd caredig a 
serchog, ynghyd ag at y Brawd Daniels. Yr Arglwydd a 
barhao i ychwanegu bendithion ar eich penau. ac a ch llwyddo 
i ledaenu egwyddorion gwirionedd ar hyd a lled ein geuedigol 
wlad. Byddaf yn dysgwyl cael llythyr oddiwrthych chwi yn 
St. Louis. 

Terfynaf yn awr, gan ddymuno arnocli fy nghofio at y Saint 
Cymreig. 

Ydwyf eich brawd, &e., 

Tu mas Jepemy. 


SYLWER AR, AC EFELYCÍIER A GANLYN. 

LLYTHYE AT Y LLYWYDI) DEWI E. JONES. 

Aswyl Lywyod,— Yr wyfyn defnyddio yr adeg bresennol i'cli 
hysbysu ein bod fel swyddogion a Saint yn y Gangen hon vn 
benderfynol i wnentliur yn ol ewyllysein Tad nefol, mor ber- 
ffaith ag y gnllwn, canys gwyddom mai y cyfryw rai a etifedd- 
ant Deyrnas nefoedd. A chan y gwyddoni fod Duw wedi ein 
(iewis i rybuddio ein cyd ddynion, yr ydym yn bcnderfynol i 
wneuthur hyny hyd eithaf ein gallu, ae yr ydym yn teimlo yn 
llawen fod y cyfleusdra genym i wneuthur hyny. Yr wyf i ac 
un o’r brodvr sydd yn y Ganeen hon wedi bod yn talu swIJt a 
naw ceiniog yn wythnosol am fyglys ( tobacco ). ond o hyn allan 
yr ydym \n myned idd eu defnyddio i daln nm y llyfrau sydd 
genym ar law yn y Gangen hon, fel y galiom eu rhoddi i’r rhai 
sydd yn rliy dluicd i dalu am danynt. Gobeithìwn y bydd i'r 
lleill o'n brodyr sydd yma ddi'iyn ein eynllun eyn hir, y mae un 
o honynt wedi addaw gwneuthur hyny, ae nid wyf yn meddwl 
y bydd y lleill yn anewyllysgar i wneutlinr daioni. Yr oeddwn 
i, a'r brawd a nodais, yn talu yn flynyddol bcdair puut ac un 
swllt ar ddeg am dano. A ehaniatâu nad oeg ond pedwar cant 
o Saint yn Nghymru yn ehuifíìo myglys. a bod pob dau yn 
llosgi eymmaint à ni ein dau, deuai yr arian i fyny i £910! yr 
hyn fyddai yn ddigon ì gludo dros 60 o f'aint i DdyíFryn y 
Mynyddoedd bob blwyddyn !!! Pwy na vêl, ynte, fod ei adael 
yn waith da? Dymunwn weled holl Sair.t Cymru yn ei adael, 


204 


DDGOUN Si:iOS. 


n cìefny-l ìio cu hnrian at w'aitli me^ys yr ydym tìì we U 

peii'Jerfynii «cwneuthur. Yr yrlym yn mehlw’l taln arian y 
tobii'.co yn y Cymchor yn «tysson bob mis. yn lle yn y shojt. 

Y'lywyf eich brawil vn Nghrist, 

(faiujen i/ fj/tcjni. Wii.uam Eva.n?. 

Svr.ve — l»vd l ii yn «hla d-ìiicon i ferehetl a gwragedd y trew'- 
lweh i efelycîin y hro«Iyr uchnd. yna 

Nid rhwyd'l ae aml y jjrweli I ÿwjî, 

Ar ru hliau ‘r un. L r au dyiuher ddrwir; 

A’r wyneb hyll. ddaw’n tîl niwy lianhl, 

Nà'r rhosyn prydferth yu yr ardd. 

Syherwi 1 welir dros y tý, 

Ac arojl iaeh o’n eyleli a drv : 

ISod llonrwychl lieîyd «ian y fron, — 

A ehwery yn y llygad ilou. ])i:wi Ih.ri:i). 

[Dywenydd anysirifadwy yw genym wele-ì y Saint yn aü«»r- 
vd L .u 11 v jai 1 yu wirfoddol i wele«i eu lles— eu inliawr les fel yn 
v cynnygia l ueliod Ewyilys rydd ae nid trais y w y “ (îair 
Doetiiineh ” am hyny, tra y eymheliwn hawb i efelyclm y 
hrnìvr uelm-1 yn eu hunan- ym wadiad. hyderir na redir i ornmd 
rhysedd i pnidenmio y sawl na feddant henderfyniad ddigon 
ervf i oreiifvtíU eu chwant ar unwaith— na ddiffoider lin 
Mi mygu ” Etto, credwn y bydd cywilydd :ir y neb a wastraífo 
ei arian ani na tlmb.ieo, sneisin, na’r cyífelyb, i haeru lol awydd 
arnynt ymfiîdotua Seion. canys pe earent Seion yn fwy ná’r cyf- 
rvw danglmsent liyny trwy wncyd a allenteu buuain. Hyd.erwn 
y cawii glywed a liysbysu drwy yr Uim-UíS etto, pa Gang- 
enau, ie, Cynuadle«hlau os gwnant. u etelycbant y bro 1} r 
ucliod. — Gol.] 


TIHIAD Y LLONG JUYENTA. 

JJwyiìdiant yv jmj'.uliaefh ar hyd y jỳotdd mu:ydd i St. Iajius. S:c. 

Yk mblitb Uawer o newyddion eysurlawn ysgriteua yr Ilemir- 
iad Wm. G lover o Lhiladelpliia ei fod ei’ a’r ewmpeiui Oê«id daii 
ei ofal ar fwrd 1 y llong Juveiita wedi eyrhaed-ì yno oll yn iaeh 
a ehysurus ar y ônied o Fai. \ nnhlygasai y C adhen, y Medd- 
yg. di' lioli Swyddogioa yn hyno.ì garedig at y Sàint, a mawr 


i »«OI!N ÍIÎION. 


S05 

y míilnolaíarit eu glomlid, eu lietldwch a’u eariad brawdol, yr 
b vn oeibl iiMynt liwy yn angbydinarol, meddcnt. Cynnaliwyd 
eyfaifbtiydtl gweddio iinreu a !;wvr yn mliob dosparth o’r llong, 
a pbregetliwyd yn gyhoeddus nior ami ag yr oedd amgyltliiad- 
au vii eaniatau. Amlygwyd galiu I)uw mewn dau aehos 
neillduol ar y ilaitli drwy iaeliàd bruwd a scaldiodd ei wyneb. a 
phlentyn yr nnnobeithiodd y meddyg am ei fywyd. Cyehwyn- 
odd y niwyafiit' o’r ymfudwyr tua l’ittsburgh am 1 o’r gloeli 
V lìydd Mawrtli eanlynol gyda y rheil-ffordd. 

Cymhellwn sylwadau caulynol y T.lywydd Snow am y ffordd 
liewyild lion i sylw ein darllenwyr: — “ Cyrhaeddodd yr ager- 
fàd “ Equinox i’r dilinas lioreu dydd Iau, y 1 7eg o Eai, a tliua 
ilau cant o gwmpeini y " Juventa. yn ngofal yr Iîenuriad Wm. 
Oloyer; liefyd y mae yn o debyg y cyrhaedda tua ehant a han- 
ner ar y " Wasliington City [ager-fàd], dan lywyddiaeth 
yr Henuriai! Guyman cyn yr clo liyn i’r wasg. Jlae cwmpeiní 
yr Heuuri.id 01over wedi dyfod drosodd o Lirerpool i’r ddinaa 
hon mewn 40 o ddyddiau. Nifer y cwmpeini pan yn cyebwyn 
odiliyno oedd 5T2 o eneiiliau, ac ni ehollwyd un enaid er i’r 
í'recli goeii ledaenu petii yn mhlitlî y plant. Mae yr oll sydd 
wedi cyrhaedd, a’r gweddiil sydd ar oi, cyn beiled ag y dealiwn, 
yn gryf, iac’nus, llawen a diolchgari Dduw Israel amei drugar- 
edd a’i gadwraeth o lionynt. Rliydd y pethau hyn brofion di- 
animheuol o hiaid y ffordd newydd, ac nid oes ammheuaeth na 
ehadarnheir hyny gan hob ewmpeini dyfodol. Er ei sierhauyn 
ffaith ddiammheuol, dywed yr Henuriad Glorer fod ganddo dri 
yn ychwanegol yn ei gwmpeini, a 50 doler yn fwy yn ei gòd 
pan gyrhaeddodd yma. na phan y cychwynoddi’’ 

Sylwa y Llywydd F. D. Rieliards ar y tystiolaethau uchod 
fel hyn : — “ Yr ydym yn cymhell i sylw ein darllenwyr lytliyr 
yr Henuriad Wm. Glover, Llywydd y Saint a ymfndasant ar y 
Juventa, a mynegind y Liywydd E. Snow o gyrhaeddiad yr holl 
gwmpeini i Pliiladelphia, a rhan o honynt i St. Louis, lieb golli 
un enaid allan o 572. Pe chwilid eofiaduron yr ymíudiad u 
hortliladd Liyerpool am lawer o’r hlynyddau myriedol, meddyl- 
iwn na cheirun enghaifft o gyffelyb ddygwyddiad. Yn wir, y 
mne yn achos digonol i’r Saint ddiolcii am, a gorfoleddu yn 
naioni a gallu yr Arglwydd yn eu gwaredu yn barhaus rhag yr 
tlfcnau eynddeiriog, arhag heintiau aciilefydaupanyn croesiy 


ÜDGOÜS ssti'ü. 


scö 

Dncrr.” Yma ilyry ein Llyw’ydd amryw diìyfyniadaü ö lyttiyf» 
au, yn hysbysu am fawr ddaioni Duw tuag at y llongaid o Sainí 
a gyoliwynasai yn ddiweddar o St. Louis i Ifansas, drwy arbed 
eu bywydau oll o afaelion y Cholera, yr hwn oedd yn difrodi' 
sreili oddianigylch iddynt yn erwinoi, ni clnuiiatà ein cyífiniau 
îe iddynt oli; ond ein ^iywydd a ddywed yn inhellach, — ‘‘ Mae 
yr Àrglwydd yn ei gyfrif ynfusnes hertliynol iddo Ef ei hun i 
ofalu dros iachawdwriaeth dymmorol yn ogystal ag ysbryiiol 
ei bobl, ac i’r perwyl hwn y mae Swyddfa wedi ei sefydlu yma 
yn Liyerpool, er edrych ar ol llesbâd y Saint ymfudol. Rltoddir 
Ityn o ofa! ar ryw berson a apwyntir gan y Brif Lywyddiaeth. 
Trefnir husnes y Swyddfa hon yn ol eu cynghor, ac y mae etî 
bendith liwy a ninnau ar ei holl weithrediadau.” 

Yma efe a ddesgrifla y sylw manwl a gymmerir i gael llongau 
cysurus a bwydydd iachus i’r Saint ymfudol, yngtiyd âdynion 
Duw idd eu dysgu, ac i gadw trefn, a chael dylanwad a llywod* 
raeth yr Ysbryd Glàn aryr oli, a charttni allan bob drygioni 
mai yma y mae doethineb, ac na ymfuder mewn un tfordd 
arall, fel y bydder tan ofal gweisiou Diiw, ac yn wrthddryohau 
gweddi y ffyddloniaid yn Seion ac yn Babilon dros eu gwared- 
ägaeth. Mae y dyddiau drwg eisoes wedi gwawrio, ac ânt yn 
waeth-waeth hyd ttes na ddiango neb ymfudwyr ond trwy allu 
dwyfol yr Offeiriadaeth, a'u cyfantmod â Duw, rhag y diuystr- 
ydd sydd yn marchogaetli gwyneb y dyfroedJ, ac yn 
daddu yn eu dyfnderoedd y drygionus a’u ífieidd-dra o olwg 
Arglwydd Dduw y lluoedd. Y Saint a feiddiant fyned dros y 
ruór yn mlilith y cenedloedd, tra y mae ein cynghor yn groes, 
a andwyir gan rtdylanwadau y tywyllwch ; a byddant agored i 
glefydau a heintiau y B tbiloniaid, a phan yn rhy ddiweddar 
arnynt, cofiant mai peii ydynt oddiwrth yr Arglwydd, a dyodd- 
efant y canlyniadau. 

Prawf y ff.iith o fod rhwng 90 i 100 o longeidiau o Saint wedi 
eu hanfon o’r Swyddfäau heb gyfarfod â nemawr ddrwg, a chyn 
lieied o farwolaetii, mewn cydmariaeth â llongeidiau o ynit'ud- 
wyr ereill, fod bendith a gailu yr Arglwydd yn eu dilyn, a 
deiogys yr anghenrlieidrwydd am lywodraeth a threfniadau yr 
Offeiriadaeth santaidd gymmaint manylach ag y w yr amser yn 
myned yn fwy peryglus. Lleshâd periaf a diogelwclt sìcraf y 
Saiut yw unig ddyben ein Llywyddiaeth wrth wncutliur hyi> r 



tJDO/ÍOÍI SBIOîr, 


207 


ac aimosta liwynt yn mhellach i anfon eu lienwau, hoedran, &c., 
yn hryiìlon i’r Swydilfa, fel y rhybmidier hwynt yn amserol i 
ymfudo. 


HELYNTI05 Y BYD HHYFELAWG. 

DrwsD y Llyngesydd Lyons iddo gymmeryd 241 o ionírau ajî 
oeddyut yn ngwasanaeth Iiwsia, mewn ysttid pedwar diwrnod 
cyn Meh. 2, lieblaw pedwar o agert'adau rhyfel, a llaweriawn 

0 luniaeth, heb golli un bywyd. l-'ywed ei fod iiefyd wedi dy, 
fettia yn yetod y tri diwrnod eyntaf yr aetli i fòr Azoff'drus 
gant o longau, amryw o’r pr't' bortliladdoedd a digon o yiiibortli 

1 gynnal can mil o wyf am bedwar mis, sefyrbyn a fwriadesiií 
i’r fyddin sydd yn Sebastopol. Ar nos yr 8fed o’r mis hwn 
cymmerodd y byddinoedd unol rai o brif dỳrau allanoì i Sebas- 
topol yn cynnwys 62 o fagnelau a 400 o garcharorion. Mae y 
Llynge8ydd Seymore a’i lynges yn ysp'io yn graff'am fantais i 
ymosod ar Cronstadt yn y Baltie, yr îion ddinas a ymddengyg 
ond cruglwyth o fagneíau a milwyr wedi cael eu pentyru ar eu 
gilydd yn mliob dulì a dyfais a duedda i’w gwneyd yn ddych- 
ryn i’w gelynion — o bob cẁr o honl ysgyrnyga daunedd ei chẃn 
rhyfel yn fwy utlir nac yn Sebastopol, tra mae gwyneb ei 
phorthladd yn amdoedig â rhyfel longau. Mae Amherawdwr 
Hwsia wedi sefydlu yspienddrych ar ben un o binaclau y brif 
ddinas, drwy yr hon y gwel yr hyn a wnelir yn Cronstadt, ac 
felly mae ei elynion wedi cyrhaedd i’w olwg tra ar ei orsedd, er 
liyny dywed efe wrthrnt drwy gadernid Cronstadt, fel y dyw- 
edodil Xerxes gynt wrth dònau y tnôr, “hyd yma y deuwch w 
dim yn mhellach;” etto ymddengys y Llyngesydd Seymour 
mor anufydd i’r Czar ag y bu y cynddeiriog dònau iddo yntau. 
Yr haf hwn a derfyna y pwnc hwn yma ond odidl 

Mae y Cliolera mor awehus â’r cleddyf i fedi y byddinoediì 
unol oddiar fryniau y Crimea, a’u cludo i’w hysgubor waneue 
tu draw i’r llèn, 

Dyoddefa y byddinoedd yn enbyd o anghen dwfr. eithr bwr- 
iedir anfoii iddynt beiriant o Loegr, ar ol iddynt drengu fei 
arfer, a ddioda tua 40,000 y dydd, rìrwy groni y dwfr hallt. 

Mae Rwsia wedi dyhysbyddu Polaml o’i mhilwyr i borthi Seb- 
astopo! hyd nes na welir nemawr filwr ar hyd ei gororau m« y. 
Mae Awstria fradwrus yn prysur ddynoethi y cleddyf a gudd- 
iai dan ei cliochl cyiiyd— cyhoedda ei hun yn rhydd ar ol meth- 
iad eymmanfa Vienna oddiwrth ei haddewid flaenorol i ymladd 
yn erbyn Hwsia, a chrynhöa ei hyddinoedd wrtli y dwsin n 
gatrawdau ar unwaith o Gallicia, &c., yn nes i’r rhyfel lawr. ac 
ysgoga yn amîwg o blaid Rwsia. Cofus iddi gael cenad, yr iiaí 
diweddaf, pan y gyrai Omar Pasha y Hwsiaid blithdrnpblitlì 
o’i flaen o Wallacliia, i sefydlu ei byddinoedd yno, yr liyn a 
íwystrodd i‘r gwron bwnw gwblliau y fuddygoliaeth oedd ar 



ÜWÎORN SEION. 


$08 


ei gyfor ar y llwsiaid lieb gymliortli neh; mno y byddinoodd 
hyny yn cadw y ían honoyn awr yn meiidiant Awstria. ac telly 
bydd yn mcildinnt Hwsia ctto pan yr ynmna y flacnat' à lii. tcl 
y niiie yn <ìol>v*î y trwna. Cwestiwn! — Pa foiM yr absonnola 
Prydain a Ffrainc y rhai hyn o'r whut hono pan y troa hi yn cu 
fjcrbyn? Pwy a ctyh? Costia hyr otyiron cin Llywodractli 
yn hyn fwy o fywydau nag a allant hcbgor i'w ilihulwueyd, ond 
odid ! Ojnl yno y maent. 

Vn yr Unol Daloithiau mae y terfysgwyr cacthfr.snnchyddol, 
yn Missouri a ICansss yn ymgorffbli vu fyddinociid parodol i 
^3'd-gario i wcithrcdiad y bypythiadau crculonaf a ddichou 
crculontlch ei lnin ddO.cisio yn crbyn y rhyddid srciswyr pfo«r- 
lcddol; gelwir ar y Llywodracth i anrbn byddinoeild yno i*w 
<larostwn/. a. hyíîythiant hwy y rliai hyny à diihlymiad. 
ythia cti liorthyylau ddinvstr y was.u:, ac alJtudiaeth ilrwyadl 
yr wrthbUiii o Aiissouri a Kansas. neu cu lladd. 

AMRYWIAT5THAU, &c. 

AMSMRvi>m\n CvMMANF.\oKi>r> v 1 )kheui>i«. — Cynnelir 
Cymm uifa I)d wyreiniul Mnrganwg yn Mertbyr ar y laf o 
Orpli., Brychciniof* ar yr 8tcd, Mynwyar y loícd, (jrorilewinol 
Morganwg ar yr *2*2ain. Llanciíi ar y 29ain. Cacrfyrddin nr y 
òincd o Awst. Àbcrteiöary 12fcd, Gogledd l’enfro ar y lOerf, 
a Dcbeu Penfro ar y 2baiu. 

DeRIî VNi \ DAU aM Í.VFRAIJ O Mf.HEFIN 7 HYD 18. — lídw. 
Middlcton. £1 I5s; C’. Ilarmon, £1 12s 6c; A. L. Jones, 
£4 (>s lüc; Thos. D. Evans, K s. 

Dymuna y Uugail Jolm Tarry hysbysu y Saint fod 
John Robcrts a Margarct Owens. Hethesda. wedi cael eu torri 
allan o’r Kglwys ani droscddu cyfraith L)duw. 

*** Anfoncr pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Copt. Jones, “ Uíhjorn Sttoìi” Ojfìve, Stransea, 

CYJINWYSI \ f>. 


Ffi-wylhwch ac Ainllipwch 

M»fflwy;»i| vr iif'on CoRuado IDlì 

IsichÄil <lrw y’r efeiiîí' I . 1 f;í> 

YltlholÌHflail i Row MWIorion lî)í> 

(Jolysyrldiücth, — Y Cynni yclnoliad hauner lilytiyddoi. *200 

Lluliyr oiuliwiili T. jeiemy * 20 i 

S\lwer h r ae efelyeher n giinlyn 203 

Tiriact y llon«» Jnvent;i *2Ji4 

Helyntion y hyd rhyfelaww 207 

Anuyw iiiethan, &c... 208 


ABERTAWY : 


OGRmuya A CHYMOBI'DWYO GAM D. 



ÜDGORN SEION, 

WSTT 

<#rmi \> 


Rhü'. 14. J GORPHENAF 7, 1855. [Cyf. VIII. 


RHODDION AT Y DEML. 

(Allcm o’r “ Stár 

Yn 1851 galwodd y Brif Lywyddiaeth ar y Saiht yn yr Ynys» 
oedd Prydeinig am gyfratiiad blynyddol tuag at adeüadu Teml 
yn Ninas y Llyn Halen Mawr, a nodasant swm a ystyrient yn 
fraint i’r Saint yn Ewrop i gael ei gyfranu i’r Argiwydd tuag 
at y dyben cyssegredig hwn. Gosodwyd symian cyfartal i’w rhif 
ar yr lioll Gynnadleddau, sc yn 1852 cyfranwyd yr hyn a ofyn- 
wyd, a mwy raewn rhai Cynnadleddau. Yn 1853 Heihauwyd 
tua y drydedd ran, a llai fyth y Üwyddyn ddiweddaf. Mae yn o 
debyg mai un o brif achosion hyn oedd y cyfnewidiadau a wnaed 
mewn Bugeiliaid a Lly wyddion Cynnaoleddau. Drwg genym 
na throsglwyddwyd y mater yn ddigon anilwg i sylw eu holyn- 
wyr; raae y Saint tan en gofal hefyd, i raddau helaeth, wedi 
coili golwg arno. 

Dyna rai o’n rhesymau dros ail osod V mater hwn gerbron y 
Saint y tro yma. 

F.alurwn yn awr fai o lawer o’r egwyddorion cyssyiltiedig 
■â’r rhodd hon. Hyderwn y dwys ystyria y Saínt y pwnc hwn, 
gan na phertbyna ond i’r rhan weithredol o’u hiachawdwriaeth 
bersonol hwy, etl raheirw yn myd yr ysbrydoedd, y rhai ydynt 
yn hiraetbu am ddydd eu prynedigaeth hwy, a’u cenedlaethau 
ar eu hol. 

Gwybyddus i’r Saint yn y gwledydd hyn yw, fod yn mhlith 
cynnifer o rtncanion ereíll sydd i’w eyflawni yn Seion, y 
14 [Pris ig. 



5'iO ÜUUUIÌ5 SEION. 

broilyr yii prysur ymdrechu i adeiìadu Teml. Gwnanî îiyn nid 
yn unijr iddynt eu lninain, eitlir i’r hoil tfyiìdloniaiii gwasjrar- 
ediu liros wyneb ý ddaear, fel pan gwblhäont waith mawr 
parotoadol yr ymga9gliarl, y byddo pob pi-tli yn haroil iddynt i 
fwynhau dymuniad mawreddog eu oalonau, sef i dderbyn All- 
weddau, Galluoedd, ac Ordiidiadau yr ■: 'tfeiriadaeth Santaidd. ■ 

Nid talu eu Degwm yn uriig mae y Saint. un ran o ba uu,seí 
degwm gweitliio, sydd yn cyrhaedd deg neu bymtheg punt yn 
flynyddol, ond y maent yn gosod ar yr allor yr olì a feddant, 
drw’y ei gyssegru i fod yn wasanaethyddol unrhyw amser er 
liwyluso y gwait-h. Tra y eymhwysant bob peth felly at diiwyii 
oddiamgylch iachawdavriaetli y Saint yn y gwledydd hyn, yn 
osysoal a'u gwlad eu hunaiti, yn sicr ni fydd eu brodyr Ewrop- 
aidd yn ol o dalu yr yehydig a ddysgwyür oddiwrthynt, a’r 
hyn ni fy-Jd ond ychydig geiniogau ar gyfartalwch i bob un. 

Nid anbysbys i ni yw fod rhan fawr o’t Saint yn diodion y 
byd hwn, eitlir eofus genym liefyd fod rliai o hotiynt yn gyf- 
octhog. a bod llawer o honynt mewu amgylchiadau cy3iirus. 
Adgoffwn iddynt y fod dull o gyfranu nad yw yn amddifadu, 
eithr y dychwela yr hyn a roddir mewn benditiiion wedi eu 
hychwanegu ar bcn y cyfranwr, tra y mae hefyd ridull o ymat- 
tal a ddiwedda mewn tlodi. Yr enaid haelionus a fed gynhauaf 
helaethlawn fel ifrwyth i’w laf'ur. tra na fydd gan y- trachwant- 
us-a’r gwastraífus ddim mewn ystór erbyn y dyfodoì. 

Tr» y mae rliai Saint nad allaiiî gyfranu ond ychydig gein- 
iogau. y mae ereill a aliant cyn hawtlded gyfranu sylltau, ac 
ereill bunnoedd, tuag at yr amcan pwysig hwn. Nid yw yr 
Arglwydd yn s> iwi cymniaint ar y swm a roddir ag yw ar yr 
abertli a wneir wrtli ei rodiii ; am hyny, os yw y cyfoethog 
am fwynhau cyfuwch benditliion â’r tlodion, teilynged hwy 
drwy abertliau cyferbyniol. Us eyd-weithreda yr holl Saint 
yn Ewrop ag sydd a modd ganddynt yn unol â’r egwyddor hon 
gydag ewyllysgarwch, cànt a fyuont oesiamplau gan y tlodion 
ag ydynt deilwng o’u hefeiycliiad, ac o liyn allan ni fyddir yi. 
ul o gael y swm a ofynir. 

Pan y cwbilieir Teml, bydtl y bendithion a gyfrenir yno vu 
eiddo y cyfryw a hrofasant eu hnnain drwy eu gweithredoedd 
vii deiiwng o honynt, (t dysgwylied y rhai na theiiyngant ond 
ychydig am dderbyn yn gyferbyniol. Pe gallasai ddygwydd ym 



BttOO&S SliiON. 


2ií 

niiamweìniol ì ryw ycliydig o'r cyfryw ag ydynt gybyddlyd ac 
iiunanol eu liegwyddorion, gyrhaedd yr un breintiau â'r teil- 
tvng, byddai yn gyffelyb i daflu per au o flaen y rnocb, ni werth- 
fawrogid y bendithion. a throent yn felldithäon iddynt, fel y 
try pnli petli a fŵld dyn ar nad yw yn ei ddefnyddio mcwn 
cyliawnder drwy ymwelthau arno. 

Amryw a brofant nad y w yr Arglwydd mor hael ar y ben- 
dithion a berthynant i fywyd tragywyddol, ti-1 ag i’w tywallt 
ar y rhai nadydynt foddîawn i abertliu yr ychydig a feddant 
yn awr er eu derbyn. Rhai sydd yn myned tua Seion ae yn 
eu traeliwant yn hòni pob bendith, ordinhad, a gallu, am y rhai 
y treiliodd yr Iesu, Joseph, a’r merthyron eu bywydau mewn 
caledi, ac a fuont farw er eu hennil! i : r ffyddloniaid, a braidd y 
cyffyrddant â beicbiau yr Egiwys à cbymmaint ag un o’u bys- 
edd. Agos yw y dydd pan y mcd dynion yn ol yr liyn y maent 
yti hau. 

Os yw y Saint am fyned i Seion ag Ysbryd yr Arglwydd yn 
'Ilosgi yn eu mliynwesau, os am fyned yno ag eneidiau haelion- 
us ac cang, digon ëang i sugno i fewn ac ymfwynhau yr 
egwyddorion pur a ddysgir ac a arterir yno, dyma y lle i 
ddechreu ymëangu, drwy alw eu ffydd i weithrediad bywiocäol 
irwy gynnyddu eu hymddiried yn Nuw, trwy ei brofi Ef, a 
gwybod droatynt eu hunain ei fod Ef'yn bendithio yn helaethaf 
o bawh mewn pethau ysbrydoì a thymmoroì hefyd, y cyfryw 
ag ydyni yn ceisio yn gyntaf adeiladaeth ei deyrnas Ef. 

Ffaith yw, i’r hon y mae arnryw brofion, ac i’r hon y mae 
miloedd o dystion, y fod y Saint yn y mynyddau yn ymgyf- 
oethogi trwy fod yn haelionus. Y rltai cyssonaf yn talu eu 
degwm, yr haelionusaf i’r tlodion, a’r rhai sydd harod bob 
amser i gyfíawni unrhyw amcan er lleshád y cyhoedd, sydd 
naill ai wedi ymgyfoetliogi trwy ddilyn y cyfryw lwybr, neu 
ydynt yn prysuro i fod felly, Gweitliia yr egwyddor bon yma 
gystal a, yn Utah, yn gyferbyniol i ffÿdd y Saint, a’r amgylch- 
iadau ffafriol yn nilia rai y bodola. Fel y mae gyda phethau 
y6brydo), felly liefyd gyda y tymmorol, po oreu eu ilefnyddir 
po fwyaf y cynnyddant. 

Y mae gan y Saint i ddysgu pa fodd i wasanaetliu fluw á 
chalon anymranedig, trwy aberthu Mammon yn barhaus, yr 
hwn mae y byd yn ei addoìi. Os na pheidiant a gwneyd hypy. 



tTDGORH enron. 


ttí 

anghofiant vr Arglwydd eu Duw, mae ei Ysbryd yn eu gadat'f. 
as y maent yn sycliu. gwywo. a myned yn anffrwuhton. Ym- 
ddangosai braidd yn ormodol i wasgu y pwnc nior agos at 
fedilyliau y Saint, ond gwy byddus genym fod ltawer o ofalou 
a ymddangosant yn agosach a phwrsieach iddynt i dynu eií 
meddyliau oddiar y gweithredoedd mawrion y dysgwytir eu 
gwneuttiur yn y deyrnas hon. Ordeiniodd yr Argtwydd fod i 
Demtau gaet ea îiadeiladu i’w enw Ef, yn mha rai y cyfrinacliai 
â’i weision. ac y gweinyddai i’w bobl fendithion bywydau traay- 
wydiiol. Yn y cyfryw adeilad, pan ei cwhlheir. yn hryẃaf y 
sefydlir goheithion y cenedlaethau a aethant heibio, ileshâiî 
tragywyddol y rhai presennol, a’r rhai sydd etto i’w hychwan- 
cgu i’r sefyllfa hon o brawf. Ni ymddengys yr ychydig a 
ddichon y Saint tlawd, ond ffyddlon, wneuthur yma ond bych- 
an pan ei ystyrir yn unigot, etto fe deimlir ei ddyianwad mor 
llydan â thragywyddoldeb, ac a osodir i ddwyn oddiamgylch 
iachawdwriaetii llawer. Er na ddichon rhai byth weled yn y 
bywyd liwn y Tý ä gynnorthwyant ei wneuthur, nid ltai y 
sefydlant eu gobeithion yno, canys yn y faîh Dý yn unig y 
gellir rhoddi iddynt etifeddiaeth o deyrnas nefoî drwy offeryn- 
oliaeth ereilh 

Ni ychwanegwn ar y pwnc hwn yn bresennot, eithr gadawn 
ef i Fugeiìiaid a Elywyddion Cynnadieddau, ac hyderwn v- 
argreffir ar techau calon pob Sant ffyddlon sydd yn dysgwyt- 
iachawdwriaeth yn y ffordd iawn, sef trw'y foddloni iV gweithio 
allan ei liun, yn ile ymddibynu ar weithredoedd da rhai ereill, 
eanys “o’r braidd y bydd y mwyaf ffyddion yn gadwedig.” Y 
mae gwaith yr Arglwydd yn ymhwytuso, ac fe gaiff y rhai 
diog ddeall y fod y diwyd wedi cymmeryd eu llefydd. a phan 
yn y diwedd y cnrant wrth bortlr y Ddinas Santaidd am 
ollyngfa i mewn, fe’u hatebir “ flid oes genych eẅeddiaetf, yma 


CYMMANFA OGLEDDOL PENFRO. 

Fe gynnaliwyd y Gymmanfa nchod yn Summer Hill, Trelet- 
tred, Mai 20, 21, p-ryd yr ymgasglodd y rhan amlaf o’r Saint- 
ac amryw o’n cyfeillion. l’regethodd yr Henuriaid T. D. Erans, 
D. Daries, a J. J. Pliillips yn wresog ar egwyddorion defnydd- 
ol. C y m ; n e r a d w y w y d hotl awdurdodau yr Eg.lwys yn ddi- 



ODGOítS SEIOÜ, 


5Iî 

ct'fthriaiì. Cynnrychiolwyd 4 Cangen, 1 1 o Henuriaid, 2 o 05- 
leiriaid, I diacon, 1 wedi ei fedyddio, 2 wedi ei torri allan, !0 
■wedi ymfudo, ac un wedi marw; y cyfanrif yn 32. Nid oedd 
nemawr o gyfnewidiadau yma, ond cafodd y brodyr J. Evans a 
T. Foot eu rhyddhau o deîthio trwy y Gynnadiedd. Geliir 
dweyd, yngwyneb holl gîdedwdn y ífeyd yn erhyn y Saint, eu 
bod yn penderfynu gwneyd eu goreu tra y bydd yr Argtwydd 
yn gweled yn dda iddynt fod yma. Bendith Iôr a fyddo ar holt 
fclant Duw, medd yi eiddych yn ddiffuant, 

T. D. Eyans, iryíhì, 

Tuos. Evans, Ys<jì fe.injcM. 


CY.MMANFA DDEIIEGOL l'ENFR-O. 

Capods y Gymmaufa uehod ei ciiynnal yn Penfro, Mai 27, 
firyd yr oedd y liywydd D. Jones yn bresennol. Pregetliodd 
y Liywyád J. Price y fod ufydd doditrwyadl i’r Gffeiriadaeth 
isantaidd yn hanfodol er perffeitliiad y Saint, a thy6tiodd uiai 
Propilwydi D.uw yw Joseph a Brigliana. Cymmeradwy wyd 
yr lioll awdurdodau íel arferoi gyda phleser ae yn ddieithriad. 
Sylwodd y Llywydd Janes ar undeb digyffelyb y Saiut, — o ba 
ie y rhaid eyfaddef iddo ddyfbd, gan na cheir ei fatli ar y 
■ddaear. Mynegodd ei adnabyddiaeth bersonoi ag awdurdodau 
yr eglwys, eu bod yn ddynion pur a rhinweddol, mewn llawer 
jirof.ad cliwerw a dyoddefiadau er mwyn yr efengyl, er holl 
gyfarth cún ý byd i’w herbyn, dros y pwlpud a thrwy y Wasg. 
ä’regetl«3dd amryw frodyr ar yr egwyddorion cyntaf yn y stod y 
gweddill c'r dydd, a’r Liywj'dd Jones ar wŷrdröad y byd o 
■drefn Duw.’yn gosod Hais y bobl yn iais 'Duw, tra mai llai» 
Duw sydd i fod yn llais y bPbl fel ei dadguddir iddynt. Pan 
tefaro yr Arglwydd o’r nefoedd, gwrandawed trigolion y ddaear 
arno drwy ei weision y prophwydi, eenadwri y rhai yw yn 
’snliob oes “ Eel hyn y dywed yr Arglwydd,” ae mae yr un gen- 
adwri tnor bwygjgyn yr oes hon, — yr un bendîtliion asierwydd 
■o gymmeradwyaeth yu dityn sfydd-dod iddi, a'r un melldithioa 
ya ganlyniadau o’i gwrthod. 

Ei bregetli aralî oedd ar " I'fydd fywiol” — mai drwy glywed 
gair Duw yn unig ei cenediir, a gair Duw drwy drjstiolaeth ei 
■«sitioE anfouedigyn un’g, gau cad yw yn .eymmeradwjto seb 



CDG'RN *EîO K. 


2i4 

on(ì y cyfn w a anfona , ; ni anfonodd, ac ni nnfona nn gwae heh 
hysbysu i:Mo y genadwri a drjutha. Y prawf o fü ioîdt'b ífydd 
yn y meddwl y \v gwcithrediad y cortf i g\flawni yr hyn y crecla. 
ynddo ; gan mai y mcddwl sydd yn liywodraethu y corff an- 
ufydd dod y eortl a brawf anflyddiacth y mcddwl. Rhoddodd 
ar ddeall i’r Saint. yntc, o ba le y mae tarddiad eu ffydd, a’i 
unig ffordd i’w pherffcithio, neu i fcddu y ífydd a’u çadwant i 
fywyd, sef drwy ufy id-dod i’r hyn a ddysgir. 

Ni fuwyd yn dditfygiol o osod gerbron y casgliadau at y 
Dernl, y Drysorfa Ymfudol, yr Arian-dŷ, &c., yngliyd a‘r 
ddyledÿwydd o ledaenu y gair argrafledig. ac nid llai ditfygioi 
.oedd y brodyr mewn penderfyniad i’w eyflawni. 

Y cynnr\ chioliad oedd fel hyn Cai.genau 12. Ilen. 2S, Off 
5, Ath. 2, l)ia. 7, Bedyddiwyd 11, Ysgymunwyd 2, Ymfudodd 
9.— Cyfanrif 147. 

J. Prfce, Lfyicydd. 

J. Gjiìüs, Y*xj) ìjenydd. 


CYMMANFA SlR FFLINT. 

Fe gynnaliwyd y Gymmanfa uchod yn Rhoslîanerchrugog. ar 
y 27ain o Fai. Cynnaliwyd Cynghor yn y boreu i drefnu 
pethau a berthynent i’r Gynmulledd. Yna cynnrychiolwyd y 
Cangenaufel y canlyn : Hen. 18; Off. 3, Ath 4, Dia. 2. Ysg. 2, 
Ymf. 7, Der. 1, Bed 14. Cyfanrif 123. Yna gosodwyd yp 
awdurdodau gerbron fel arferol ; edrychwyd y» fanwl i gyfrif- 
on y llyfrau, aehafwyd fod rhai Cangenau yn ol. We<li hyr.y 
cafwyd addysgi;»dau buddiol gan yr Hennriaid D. Daniels. J. 
Parry, ac L. Davies ar ein dyledswyddau y chwarter dyfodol 
niewn perthynas i‘r llyfrau, y trysorfeydd, a phob rîian aniU 
o’n dyledswyd'lau 

Am ddjìi», deehreuwyd trwy ganu a gwcddio, ae o bcrwydd 
fod y Jle yn rhy fyclian, aethpwyd aîlafi. a daeth torf liosog yii 
Hghyd, a gwrandaw'sant yn astrnl ar y brodyr Wm. Rees, Jolm 
Parry. I). Daniels, ae L. Davies. 

Am chwech pregethodd y brodyr canlynol yn ddonioì, sef D. 
Jones, Bagillt, T. Jones. Brynbo, J. Parrv, D. Daniels. ae L* 
Davies, ar wahanol egwyddorhm yr cfengyl; gwrandawodd 
P^wb yn syml, aç ymddaugosent yn siriol ac wrth cu bçii‘L Yr 



rDGOR'' ?KIO-s". 


21'S 

aeiîil pregotlni nm 5 o’r "loch mewn ile ar ill hefyd, gan Edwin 
Price ac L. T)avies. i dyrt'a liosog. Dangosodd y gymmydog- 
aetl\ garediprwydd mawr niewn cynnorthwyon. Gellir dweyd 
•gyda priodoMeh mai Cymmanfa d ia ragorol oedd. a ehafwyd 
hwylusdod neillduol i letaru. 

Eewis Davie«. í. 1 / 11 ; (h/, 
JonaThas Ei.lis, Ysynfenydd. 


CYMMANFA SIIÌ DDINRYCII 

Yn Nahaiiel V Saint. ìíewmarket. y cynnaliwyd y Cymmanfa 
■uchod. Meh 3. Ehoddodd y Llywydd Parry anr.ogaethau dwys 
i’r Saint i Hyddtondeb. ac addunedwyd cyfranu cyflog diwrnod 
o waith te.ag at dalu am y cyfrotau toredig sydd ar law yn y 
cansenau : hefvd i dalu y gofyniadau at y Di'lllt. >ícc. 1 rcgeth- 
wyd vn eflfeithiol gan y I.lywydd Daniels, ar scfyuliad Teyrnas 
Dduw yn v dyihìiau -diweddaf hyn, a thystiodd mai ei phiif 
swyddwyr,— propliwydi Duw oedd Jose.ph Smith a Brighatn 
Young. &c. 

Y cynnrychioüad oedd fel y eanlyn Cang. 5, Hen. 13, Off. 
4, Ath. 4, Diac. 2, Ysg 1, bu ferw 1, ymfudodd 2, bedyddiwyd 
2.— Cyfanrif 111. 

John Parry, Llyicydd, 

G. Boberts, Ysgrifenydd. 


CYMMANFA SIR FEIEIONYDD, 

Cyns'aliwyd y Gymmanfa uchod yn Nhowyn, ar y 17eg o 
Fehefin. Bu pnmp o gyfarfodydd yn ystod y dydd. Dangos- 
wyd cymmeradwyaeth unfrydol i awdnrdodau yr Eglwys. 
Penodwyd y brawd Eichard Swancot i deithio trwy y -Gynnad- 
ledd. i bregethu. traetliodu, a thystiolaethu o dŷ i dỳ. Gallw’n 
ddywedyd mai dymunol oedd ein Cymmanfa,— cariadlawn a 
■phenderfynol oedd y Saint, a’r gwrandawwyr yn Uiosog a bon- 
eddigaidd, a chafwyd ty wailtiad helaeth o'r 'Ysbryd Glân gyda 
phregethau ac addysgiadau. rhagorol y Lly-wydd Daniels, a’r 
Ilenuriaid 1). Rnherts, E. Eoberts, Thos. Jones o Aberystwyth. 
&c., hyd nes y dywedwyd — Dyiua y Gymmanfa oi'eu a ga.w- 
isom yma erâoed.” 



î'i ó 


VSGOKX BEIO». 


Cymirycliiolwyd 6 Cang., 14 Hen., 6 Off., 2 Ath., 2 Bdîa, {■' 
wedi ei leiiydciio. — Cyfanrif 74. 

Dygjîwyliwn yn bryderus y medwn cyn ymadael o’r rhan 
hou o winUan Crist. 

John Dayies, Lhfwydd, 
John JoNfiS, Ysgrijaiydd; 


CYMMANFA DYFFIÍYN CONWY. 

Capodi» y Gymmanfa uchod ei chynraal yn Lìanduduo, Meh. 
in, prvd y cynnryehiolwyd lì Cangen, 22 ìien., 7 Off., 3 Ath., 
2 Ddia., 2 wedi en bedyddio, 1 1 wedi ymfudo, 1 wedi marw. — 
Cyfanrif 94. Pregethwyd yn yr awyr agored gan y Llywydd- 
ion D. Daniels a Wm. Lewis, yn nerth yr Ysbryd Glân. a 
ohafwyd gwrandawiad da gan gynnulleidfa làrsog iawn, ac yr 
oedd yr olwg arnynt fel pe buasent ynderbyn y gair. Pregeth- 
wyd drachefh yn yr hwyr gan y brodyr Wm. Lewis a J. Parry 
yn effeithiol i dorf liosog. Rhoddwyd addysgiadau gwerthfawr 
gan y Lly wyddiou Parry a Daniels, a ehafwyd fod by wyd ad- 
newyddol wedi ei greu yn y Saint a'r swyddwyr. 

Wa. Lewis, JJywydd. 


U D G 0 1{ N SEION, 

RKU 

«ifwn p £aint. 


DYDD SADWP.N, MEHEFIN 23, 1%55. 

Preoethu yr Efengyl.— Crefwn sylw neillduol ein brodyr 
yn y weiuidogaeth at y ddyledswydd arbenig a phwysig o ry- 
buddio eu cyd-ddynion o ddynesiad awr barn Duw ar y byd, 
yughyd a dangos iddynt yn eglur a pharhaus yr unig waredig- 
aeth a gynnygia Duw iddynt drwy ufydd-dod i’rgenadwri nefoî 
olaf hon. Deffroed Llywyddion Cynnadleddau a Changenau 
i’r cynheuaf rnawr; achuber y tymmor hafaidd a gwertlifawr 
presennol i bregethu allan yn mhob man Ue y ceir gwranda»w- 
iad, a than bob atngylchiad a fo llesiol. Cadwer arfau yr II en- 
»iiai.d a’r Üffeiriaid ya loyw drwy ddeíuydd parhaus. Ni 



CD(iOKK 3ÜJOH 


217 


hyawdledd nac amledd areithiau a ofyna Duw yn yr amser 
prysur hwn, ond eicli tystioluethau didderbyn wyneb eich liun- 
ain, frodyr ! o barthed i’r hyn a wyddoch, ac a dderhyniasocl) 
oddiwrtho Ef, a’r ffordd y cawsoch cliwi hwynt, a'u bod yn 
gyrhaeddadwy i’ch gwrandawwyr. 

Apwi’ìsiiauao — Dealler eiu bod ni wedi cymmeryd at Lyw- 
yddiaeth Cynnadledd Orllewinol llorganwg ein hunaiu, am yr 
amser presennol, ac nad oes i'r Lly wyddiaeth flaenorol na rhan 
na chyfran mewn dim o oruchwylion, materion, na moddion y 
Gyunadledd, ac na chydnabyddwn unrhyw daliadau a wneir 
iddynt mwyach. Ceir clywed chwaneg etto os gorfodant ni i 
liyny drwy ŵyrgamrwydd. 

Mae yr Henuriad Thomas Harries wedi cael ei ethol a’i osod 
yn Gyngliorydd blaenaf yn Llywyddiaeth y Gynnadledd hon. 

Alae Wni. Lewis, o’r Swyddfa hon, wedi cael ei osod yn brif 
ddosparthwr y Gynnadledd yn lle A. L. Jones, ac o hyn allau 
aufoned îs-ddosparthwyr y Gynnadledd hon bob taliadau am 
lyfrau i Wm. Lewis. 


Etto. — Hysbyswn fod yr Henuriad William Lewis, Món, 
wedi cael ei awdurdodi i lywyddu Cynnadleddau Dyffryn 
Conwy a Môn, ae yr ydym yn cymmeradwyo hyny, gan annog 
yr holl Saint i ufyddhau i’w gynghorion, diwallu ei anghen- 
rheidiau, a gweddio drosto; a r Arglwydd a fendithio bawb a 
wnelo hyny, yw gweddi 

Eich cyd-was yn y Deyrnas 

D. Johiss, Llýjtcydd yr Eglwys yn Nyhymru. 


CAIS AT ATEIÎ GOFYNIADAU AMOS CLARIÍ, YN 
ltHIFYN 13kg O’H " UDüORN.” 

Mr. Goi. , — Dy muna eicli gohebydd wybod yn gyntaf, — “Pa 
heth yw ‘dawn yr Y’sbryd Glân’ a addawodd Pedr ar ddydd 
V Pentecost; beth oeddynt ei effeithiau?" Atebaf fod yr 
Ysbryd Glàu yn sylweddol, yn bodoli mewn cyflawnder anfes- 
uradwy ; y mae yn holl bresenDoI, ac yn cyrhaedd trwy bob 
eangder, yr hwn sydd yn wahanol ronynau gwybodus yn ym- 
gymmysgedig à phob sylwedd arall. Nid ocs un sylwcdd byw- 
iucacli yn holl greadigaetlmu Duw nà’r sylwedd gwybudus. 



£18 


UDGORÎí SEInN. 


■holl ildocth, a liollítlluog Iiwn a elwir yn Ysbryd Glàn. “ Dswn 
yr Ysbryd Glân” yw amrywiol o’r gronynau nefol hyn weiiî 
ymgyfarfoii o fewn y ilyn, yr hyn sydd yn rhodd oddiwrth 
n.ìuw i’r rhai sydd yn ufyddhau i'w orchyniynion. Ei effeith- 
ian ydynt odidog— yn cyfnewid y djm o ran ei anian. yr ei 
annog i ddweyd y gwir, i garu pawb, i wneuthur daioni, 
gweithredu c.yfiawnder, ac yn ei gymhe’.l i ddefnyddio yr ael- 
odau a’r gallu ag oedd o'r blaen yn adeiladu teyrnas y tywyll- 
wch, yn awr i adeilaiiu teyrnas Dduw, &c., — Dyddanydd yw 
sydd yn cysuro y Saint tlawd a gor.thrymedig. ac y mae ei eff- 
eithiau mor eglur arnynt, nes y inedrant ganu yn ddiofid yn 
nghanol eu hadfyd, — yr ofnau a’r dychrynfeydd gynt. trwy ei 
nerth Ef, wedi cael eu hymlid ffwrdd. a pherffaith gariad wedi 
ei blanu yn eu lle-, Efe a gynnydda awydd yn y dyn, i’r graddau 
ag y bo ei ry m, i ddwyn pawb, ar gost pobpeth, i gael gafael arno. 
Mae y cyfry w a íeddant gyflawnder mawr o hono yn ymddiried 
llawer yn eu Duw, fel Stephan gynt, yn “edryeh yn ddyfàl 
tua’r nef,” ac wetthiau yn canfod gogoniant Duw. a’r Iesu yn 
eistedd ar ei ddebeulaw. Y dyn sydd yn nteddu y cyflawnder 
mwyaf o hono yw prif nôd holl saethau plant annwn : felly 
gynt, ac V mae yr un schos yn dwyn yr un eflaith ettn. Ei 
effeithiau ef oedd yr ltoll ddoniau ysbrydol a sonir yn y Tesfr 
arnent Newydd am danynt. mcgys — ymadrodd doethineb, ym- 
adrodd gwy’bodaeth, ffydd, dawn iachâu, gwneuthnr gwyrthiau, 
•prophwydoliaeth. gwathaniaeth ysbrydoedd, tafodau newyddion, 
a cìiyfieithad tafodau, breuddwydion, gweledigaethau. &c. Os 
bydd y brawd Amos Clark am ycliwaneg o oleuni arhyn. cyf- 
eiriwn et’ i’r “ Eurgrawn Ysgrythyrol,” ar y pen “Ysbrydol 
1) Inniau.” tud. 2-17, ac nis gw.n am un dyn diduedd a fethodd 
gael ei fuddloui yno. 

Yr ail ofynind y«r, “A ddichon dyn fod tufewn i eglwys 
•Crist, ac etto f«d yn amddifad o dystiolaeth yr Ysbryd Gl'n?” 
Dichon: er enghraifft, pe byddai rhy w foneddwr yn mabwys- 
iadu plentyn i’w d.-ulu, i gaei ei ystyried yn blentyn iddo, 
dichoo nad ystyriai y boneddwr yn ddoethineb i ro idi iddo hob 
peth yr un fath â’r lleill o’r teulu ar y cyntaf; m.ie yn bosibl 
mai bwyd gwan a atcbai yn oreu i’w gylla, & c., etto fhdedd 
fyddai iddo feddwl nad oedd yn un o’r teulu am na ehaffai yr 
sin bwyd, ac os grwgn.ichai diclion na chaffai ddim, a’r canhit- 


rnfiORN se:on. 


219 


Ía3 fyddai iddo gael ei liroi allan wed’yn. Dyry tad doetli 
“ laeth” i’r baban, a “ bwyd cryf i’r cryfion, etto mae y baban 
yn blentyn yn y teulu er nsd yw yn gwybod hyny. Felly yn 
nheyrnas Dduw, gall dyn fod tu fewn iddi heb fod yn (jwtjhod 
ei fod ; ond os bydd iddo glywed y lleill yn ty.stio hyny. a 
gweled y lleill \n mwynliau y bendithion addawedig, dyna saii 
•iddo yntau osod ei ffydd mewn gweithrediad, heb ammheu dim, 
a cheisio nes cael, yna mae y dyn wedi gwneyd ei ran - y 
mae tu fewn i'r eglwys, ac ni fydd Duw yn ol o gyfranu iddo 
yntau bob “dawn” yn ei amser prydlon ei hun — Efe a wyr yr 
amser oreu. 

Y trydydd ofyniad yw,— “ Yn mha gyflwr y mae dyn wedi y 
caffo ei fedyddio er maddeuant pechodau liyd oni dderbynio efe 
yr Ysbryd Glân?” Mae y dyn hwnw mewn eyflwr diogel. cs 
oedd y gweinyddwr wedi derbyn awdurdod oddiwrth Ddtiw, 
ond nid yw mewn cyflwr mor ddedwydd hyd oni dderbynio 
u-ybodaetli y gwirionedd trwy Ysbryd Duw. Meddyliwch am 
droseddwr cyfraith wedi cael ei ddedfrydu i gael ei ddîcnliyddio. 
Dacw’r truan mewn gofid trwm, lieb un gobaith, ond y mae yn 
cael ei gymhell i anfon deiseb i ofyn i’rllywodraethi'w ryddhau; 
wedi i’r ddeiseb fyned y mae efe etto yn ofidus. gau ystyried 
fod dydd ei dd'ienhyddiad yn nesâu; wedi i’r llywodractli ei 
ryddhau, dywed trigolion y ddinas, — “Mae y dyn hwnw 
yn sicr o fod yn teimlo yn ddedwydd iawn yn awr, wedi iddo 
gaei ei achub:” nac ydyw ! y mae efe yn vr un sefyllfa ofidns 
fyth, o herwydd nad oes neb wedi eyrhaedd à’r newydd hwnw 
iddo. Felly y mae dyn wedi cael ei fedyddio,*er y gall fod yn 
fwy llawen nag o'r blaen, ond nid mor ddedwydd, hyd nes y 
derbynio wybodueth trwy yr Ysbryd Glàn, er fod ei bechodau 
weiii eu mhaddeu. 

Dyna mi wc-di gwneyd cynnygiad, yn fyr. i atcb y tri gofyn- 
iad blaenaf y tro hwn, gan ystyrìed y byddai yr oll yn rhv 
faith ar unwaith, ac os na theimla rliyw fr«wd galluocach i 
ysgrifenu atebiad cymhwysach, eewch y gweddill y tro nesaf, 
gan hyderu fod eich gohcbydd o Rosianerchrygog wedi derbyn 
tystiolaetb trwy yr Ysbryd Glàn cyn hyn, yrhwn a rydd fwy 
o foddlonrwydd iddo nag a all gael gan 

Ei ostyngedig frawd, 

Gynt o Dre-Sior, Tuomas IIabeibs, 


220 


ODüOBN SEiOH. 


IACIIAWDWRI AETH FEUNYDDIOL. 

(Allan o'r “ Miìlennial Star.”J 

1 achawuwriaetu yw angben y byd, agwrthddrych ymchwiliad 
y Saint a ddj’lasai fod. Yr unig betli ydyw a brawf ei hun yn 
cfFeithiol a thragywyddol. Os cyflawuir mewn cyfiawnder y 
gweithredoedd a bertliynant iddi, fel y treulir pob dydd diaros- 
ol, mae y ffyddlon w r r wedi sicrhau ei iacliawdwriaeth cyn bell- 
ed, a chyhyd ag y gwna hyn, y mae yn myned yn mlaen tuag 
at berffeithrwydd, ac yn gwneuthur yr oll a allo, a’r oll y mae 
yr Arglwydd yn ofyn oddiwrtho. Dyma y ffbrdd, a’r unig 
ffbrdd sicr, i gael gafael ar roddion, galluoedd, ac ordinhadau 
yr Offbiriaidaeth, ac i ddyfod i wybodaeth o egwyddorion cyn- 
nyddiant tragywyddol. Ni achuba athrawiaeth yn unig mo 
ddynion, rliaid ei cliyssylltu ag ymarferiad. Geill y Saint 
lefaru a chanu am betliau gwychion dyfodol er cyfnerthu eu 
flydd a chysuro eu calonau yn yr awr bresennol o brofedigaeth 
a ehystudd, eithr ni funjnliant iaehawdwriaeth ond yn gyferbyn- 
iol i'w cyflawniad o’r llafurwaith sydd yn u.don o’u blaen ac 
yn agos iddynt. 

Nid oes dim sydd yn fwy ei bwys i’r Saint nâ chadw eu 
cyfammodau, uid yn unig â’r Arglwydd, eithr â’u brodyr a’u 
chwiorydd, eu gwragedd a’u plant, ac â’r cenedloedd â pha rai 
yr ymgyfeillachant ac y masnachant. Y mae pob cyfammod 
a phob cytundeb a wneir yn unol â chyfreithiau y wlad yn mha 
un y triga y Saint yn rhwymedig, ac os ydynt am gael eu ben- 
ditliio a’u llwyddo, yn dymhorol ac yn ysbrydol, gwneler yr oll 
a ellir i’w cadw yn ffyddlon bob amser. 

Nid oes un cyfainmod a wneir dan y cyfreithiau hyn o fwy 
pwys nâ’r cyfammod priodasol. Y mae Uawer o’r byd, a rhai 
o’r Saint fe ddichon, yn ffnrflo y drychfeddwl nad ydym ni fel 
jiobl yn ystyried cytundebau priodasol a wneir yn ol cyfreith- 
iau Uloegr, a gweledydd ereill, o nemawr rym. I’r gwrthwyneb, 
nyni a’i hystyriwn o’r pwys mwyaf fod y cytundebau liyn yn 
eael eu cadw yn ffyddlon hyd oni ryddheir hwy gan y cyfreith- 
iau a’u rhwymasant, neu gan yr Offeiriadaeth, ac ni ymarfera 
yr olaf ei gallu yn y dull hyny ond yn Utah. Pa fodd y dys- 
gwylia y Saint gadw cyfammodau a wneir dan Gyfraith Nefol 


tneoRîi sEiojf. 


íîi 

OS prpfant eu hunain yn annheilwng o freintiau a hendithion 
Un syiiii yn llai, ae os na fyddant alluog i gadw cyfammodau a 
rhwymau y sefyllfa briodasol yn y lle rhwyddaf? Yr oll a 
ofynai yr Arglwydd gan ei greaduriaid yw iddynt gadw y cyf* 
reithiau, a chyfiawni rhwymedigaethau y eylch yn mha un cu 
gosodir. Os ceidw y Saint y cyfammodau a wnaethant dan 
gyfraith y wlad lle y trigant, mewn purdeb calon, ae yn ol v 
goleuni a’r wybodaeth a feddant, fe’i cyfrifir iddynt yn gyfiawn* 
der. Yna addasir hwy i dderbyn cyfraith fanylach, o'r hon y 
byddant heb liyny yn annheilwng. 

Dylai dynion sefyll yn eu llefydd wrth ben eu teoluoedd, a 
chofio yn wastadol nad gorchest ydyw bod yn feistr, ond mai 
peth mawr ydy w bod yn Dad. Am hyny. bydded eich holl gyf- 
eillacli â'r Saint, â’r byd, ac yn fwy neillduol à’ch teuluoedd, yn 
nheimlad tyner u chariadlawn Tad. Dylech ymbilio â’r Ar- 
glwydd mewn gweddi a gostyngeiddrwydd, fel eieh galluogir 
yn gyntaf i ly wodraethu eich hunain. Dyma y cam cyntaf a’r 
pwysicaf tuag at lywodraethu eich teuluoedd, neu unrhy w teth 
arall a fyddo dan eich gofal. Nid yw ysbryd tasg-feistr yn 
ysbryd yr efengyl, am liyny dylai penau teuluoedd roddi pcib 
cerydd a roddant yn eu tai mewn ysbryd addfwyn a thawei, a 
dylent gofio mai yr ysbryd a ymarferant yn eu teuluoedd fydd 
y cyfryw ysbryd a lywydda yno. 

Dywedwyd llawer am ysbryd dadguddiad, ac etto ychydig 
a’i hadnabyadant. Braint y Saint fyw byw fel ag i dderbyu 
dadguddiadau yn barhaus ynghylch yr oil sydd anghen arnynt i 
wybod mewn trefn i droedio llwybr iachawdwriaeth feunyddiol, 
a lly wodraethu mewn cyfiawnder yr oll a gyflwynwyd i’w gofai. 
Y mae gweithrediadau yr Ysbryd mor gydrywiol a rhwydd fel 
nad ydys yn sylwi arnynt lawer pryd, hyd oni orfoda chwerw- 
der profedigaetli ni i ystyriaeth, a phryd hyny pan yn rhy 
ddiweddar y gwelir i’w rybuddion gael eu gwrthod. Nid yw 
flyrdd yr Arglwydd fel ffyrdd dyn, ae am hyny fe gynnygia 
t'aio sibrwd yr ysbryd, yr hwn aroddodd Efe yn arweinydd i’w 
bobl, bethau er eu daioni, y rhai a dybiant hwy yn eu doethin- 
eb hunanol yu gyfeiliornus a gwartbus. Mae yr Ysbryd Olàu 
yn gyfaill sicr a diledrith, a gwyn fyd y gwr a geisio adnabod 
yllys, a dilyn ei dueddiadau, canys mae ei enaid wedi ei 
lanw â doetbineb. 


CîiGoRM säil'lf. 


223 

AnglioSa rhai ar lìroiou eu I)u\v yn nydrl eu iiwyddiant, S' 
piian ddelo y iîr'Vg arnynt yn ddisymmwth, gwybydiiant nmi 
pell yw Efe oddi wrtliynt. Pan y maent liwy neu eu teuluoedd 
vn glaf. eànt fod eu ffydd yn wan, ae nas gallaut orclifygu giélu 
y dinystrydd. Gwybodaetli o ddadguddiad a cliynnyddiant nwwn 
ffydd sydd faterion gwrteithiol, ac ni clieir liwynt ond dryy 
ymgais diwyd a phrc-fiad. í chawdwriaeth sydd gelfyddyd o ba 
un mae yr Yshryd Glàn yn ddysgawdwr, a’r unig egwyddor 
o i'yuiiyddiant yw yr ufydd dod manylaf. Ufydd dod i hwuw 
a gynuwysa ufydd-dod i hnli awdurdodnu yr Uífeiria iaeth, 
canys arweinir liwy gan yr un Ysbryd. RUaid yw i ufydd-dod, 
niewn trefn i fod o natur aclmbol.fod yn gyd-fyuedol â tliystiol- 
aetii yr Ys'oryd y dylai gael ei roddi.a hyny gy la piileser. 
Hvny yvv, pau ddanghosir y ffordd gau yr Ysbryd, dylai gael 
ei rlìodio, ri l oes wahaniaeth pa mor wael, anwireddus, neu 
ddianghenrlieidiol yr ymddengys ar olwg fydol. neu pa nifer o 
anhawsderau, peryglon, neu cwystrau anorchfygol yr oiwg 
aniynt a safant ar y ffordd. Pan gyfarwyddo yr Arglwydd 
Efe a ofala am y canlyniadau. ac nid busnes y Saint yw ym- 
drafferthu yn eu cylch. Yr ofnau hyn yn nghalonau y Saint, 

V diffvg yuiddiried yrna yn eu Duw, ac ynddynt eu hunain, 
svdd yn harì-.aus yn cau i fyny eu ffordd eu hunain, ac yn feini 

0 flucn olwynion y deyrnas lion. Mae yr Arglwydd yn barod 

1 estyn alian eilaw, ac i amlygu ei altu yn llawer eglurach yny 
cvtiawniad o’i waitli, pe byddai ganddo bobl ddigon cryf yn y 
ffydd i’w oddef. Cesglir Israel cyn gyflymed ag yr ymbarot- 
óant iddo, ac y mae Ilawer yn myned i Seion yn awr nas 
gallant oddef y goleuni sydd yn llosgi yno. Adeiladir Teml 
eyn gynted ag y dengys y Saint drwy eu ffydd a’u gweithred- 
oedd eu bod yn barod am ei bendithion. Gwaredir Seion ac 
adeiladir Tŷ yr Arglwydd pan y bydd pobl yn barod er cadw y 
cyfreitliiau pur a raid lywodraethu yno. Iíhwymir Satan a 
dygir y milflwyddiant i mewn, yn gyferbyniol i’r graddau ag y 
cynnydda ffydd y Saint a galtu yr Ufféiriadaeth ar y ddaear. 

Dengys pob pcth i’r Seint mai ynddynt hwy eu hunain mae 
y rhwystrau sydd yn attal eu cynnyddiant ar hyd ffordd yr 
iachawdwriaeth. Mae yr Arglwydd yn harod ac yn aros i’w 
cyfarwyddo ar liyd y ffordd cyn gyflymed ag y cerddant ar hyd- 
■àdi. Diwyd fyddont ynteyn miiob gair a gweithred ddaionus :■ 


CDGR05 SEIOR. 


2SS- 


jfpisi'ö am gyligliorion yr Ysbryii, ac ynnirechu i allu ilweyd fei 
yr â pob dydd heibio eu bod wedi rnyned yn mlaen ryw bellder- 
ar hyd Ubrdd y bywyd tragywyddol. 


EUEUDDWY D AM GOLLED 0 VYR DAIOMLS. 

Ar ryw noson yn fy ngwely, 
i’an yr oeddwn yn trwm gysgu,. 

Canfu’m fenyw wrtli ei liunan. 

Yu wylo dagrau ae yn gruddfan. 

Gofynwn iddi, betii yw'r mater 
Eieh hod fel yna inewn futli ehwer’der? 

Yr ateb gef.iis -daliweh sylw, 

Fy anwyi ẃr sydd wedi mai'w. 

“ GallwD roi i’r tlawd elusen, 

Pan oedd byw, heb deimlo’i anghenj — 

Pob peth gawn yn eithaf diddig. 

Heb aclios gofyn byth am fenthyg. 

“ Gwr ffyddlon ydoedd, ac un tawei, 

Y n eglwys Dduw yn swyddog ucheìp 
Rhaid eyfaddef er cywilydd 
Mai ei boeni a wnawn beunydd. 

*• Ei ddifeiiwi wnawn yn greulon. 

Gan ddefnyddio geiriau trawsion ; 

Ond yn awr yr wyf yn teinilo 
Mai ffordd erdiyli ydoedd hono. 

“ O na clmwn i ond un cynnyg 
Arno etto — byddwn ddiddig; 

Ofer ydyw pob dywediad, 

GweJdw ydwyf ae amddifad.’' 

Cwtncelyn. ÍsaaC KE£t. 


AMRY WIAETHAU, &e. 

Gweutuu Nr.roi.ioN (Chineaio) Benvwaiod. — Ö’r “ Timet 
atul Ttanscrijit.” deallwn fod yr liyuod Ah Toy, yr hon oedd yn 
eaiiw tỳ ib'wg \ n San Franciseo am y tair blynedd diweddaf, 
wed; e. eiiwyn tua Cliina. Dygodd gvda hi i’r wlad hon, er’s 
tua ì.iv, yddyn yn ol, ar ei dychweliad o ymweliad â China. 
nifer liosog o fenywod, y rliai a brynodd am tua 40 doler yr «n 



Ä24 


rr>conN seîon. 


Costio«l<I eu cludiad 80 doler yr un. Y mae hi wedi gwertîm 
allan ei sîock ar wahanol brydiau am o 1,000 i I, jOO doler yr 
nn, i faanacbwyr a chwareuwyr Chineaidd. Pan ar ymada< 1 i 
•fyned i China, gwaredodd y gweddillion am 800 doi. yr un. Mac 
y *• Times & Transcript” yn <ìeal! oddiwrtli Mr. Cawalhs y cy'* 
reithiwr Chineaidd, na feiddia y benywod hyn wrthwynehu y 
fath drafodaetb, gan yr oínant gymmaint o’u cyd-wladw\r. . 

1)wfr. — Dyfynaf a ganlyti o waith I>r. Pratt ar Rinweddau 
l)wfr: — “ Pe byddai i bobl yfed dwfr byddent yn rhydd oddi* 
wrth amrywiol o glefydan, megys Cryndod, Parlys. Parlys 
mud, Penfeddwdod, Poen yn y Pen, y Droedwst, Clwyfygareg. 
Dyfrglwyf, y Gymalwst, Clwyf y Marchogion, a’u cyffelyb. Y 
mae yfed dwfr vn cryfhau y cvlla, yn helpu archwaeth at fwyd, 
yn cadw y golygon, yn gwneyd y synwyrau yn fywiog, ac yn 
glanhau holl bibellaa y cortf. yn enwedig yr elwleni a’r yswig- 
en.” Os yw yn cadw y golygon natùriol. ac e'tto yn “ Air u 
Ddoethineb Duw” fe geidw y golygon yshrydol hefyd, trwy ei 
yuiarferyd yn lle gwirody<ld poethion, tè, coffi, &c. — G. Roberts 

SYLtl’ER ! 

lîtjsbysiad i Ymfudwyr !— Bwriada y Llywydd F. D. Ricbnrds 
anfon y llong Áustralia,” 1500 o dunelii, allan o Livcrpool, ar 
yr 28ain o’r mis hwn tua. New York; pris y cludiad yw £3 i f»s ; 
plant o un hyd wytli mlwydd oed £3 5s; babanod iOs. Rhaid 
bod yno ar y 2ôain. Gwne-ler brys. 


Derbymadau am Lyfrau o Meh. 18 hyd Goiîr. 5.— G. 
W. l)avies, £13 14s 6c ; Jonathan Ellis, £2; John Davies f 
£1 4s; Griffith Roberts, £1 I7s 6c ; Hugh Roberts, ItsOc; 
I)avid Jones (Môn), 1 4s ; Thos. D. Evans, £2. 

Ánfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. Jones , “ Udcjorn Síion ” Offiee , Swansea. 


CYNNWYSI Al). 


Rhoadion at y t)e'nl * 20 D 

Cyinniaiifa Ogled<li»| PeiH'rn 2 12 

Cymmanf.i l)>!elieuol Penfio 213 

Cymmanfa Sii FHint .. 2>4 

Cymmaufa Sir Ddinhycli 215 

Cymmanfa Sir Feii ion> d«l 215 

Cymmanfa fìiffiyn C<m«y 210 

Golygyitdiaeth — Pregeihu yr Efengyl— Apwyutiadati 210 

Cais at ateh Gofyniadati Amos Claik 217 

Inchawriwriaeth Feunyilrtiol 220 

Bretiddwyd am gollect gwr (laiouus 223 

Amrywiaethau, 22 3 


A BERTAWY: 


tRClimiTB A CHTHOBl'DWTD GAN D. jojfss, 



UDGORN SEION, 


KBV 

^rint \i <#aúu. 


Rhif. 15.] GOIÎPHENAF 2 «, 1855. [€vf. VIII. 


YN MHA BETR Y CREIU Y MORMONIAID ? 

(Aìlan or “ Mormen .” 

Nid anaml y cwrddwn â phersonau a synant wrth weled neb 
-sydd yn gall ac o ymddygiad boneddigaidd yn proffesu credin- 
iaetli yn. ac yn bod yn aelod o’r liyn a elwir yn gyfundeb 
Mormonaidd, neu yn hytrach. yn grediniwr cadarn yn atliraw- 
iaethau Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. Nid 
cymmaint oddiar adnabyddiaeth o’r hyn yw eu credo neu eu 
hathrawiaeth y tardda y çyíry w syr.dod ag oddiar sôn cyffred- 
inol ac hanesion newyddiadurol pobl a h.udir ac a arweinir 
ymaith gan ddynion bwriadol, mewn ffaith, gan rai hollol 
ìygredig, gwael ac isel. Yn lierwydd hyn pan yn cwrdd yn 
aml ä phersonau go’.ygus yr olwg arnynt, y rhai nis gellir am- 
mheu ar nad ydynt wedi Uwyr ymchwilio i’r egwyddorion cyn 
iddynt eu hefelychu, efallai yr arweinir ef am y tro cyntaf i 
ammheu rhai o’r cyhuddiadau a ddygir yn erbyu y bobl hyn, 
ac i ymholi i eirwiredd y golygyddion boneddigaidd. ac hyd y 
nod i gywirdeb rhai o'r proffesau dysgedig; a thra yn myfyrio 
ar y posiblrwydd o fod rhyw gamsynicd yn mlilith y boneddig- 
jon hyn, fe’i harweinirfeallai i ail edrych i rai o ddygwyddiadau 
y mynedol ar lia rai yr eiliwyd ei dybiadau ynghylch y bohl 
ddyeithr yma, ac er syndod iddo. er mor bwysig gynnifer o dyst- 
iolaethau cyfrifol yn eu herbyn am fiynyddau, cofia tnai er eu 
bod wedi eu casháu, eu gwrthwynebu, eu gwartliruddo, eu gyru 
ymaith. eu Uofruddio, a’u gorfedi i diwilio am noddfa yn yf 
ló [Pri* II/, 



226 CÍJGOlt!» SEION. 

aniiilwch yn rahlith anwnri.niil. a'u cannlrinio. n'u hcnllíbo hyí 
y nod yno, byw, bod, a chynnydilu y macnt trwy y cwbl; 
testun nad occhl er's ychydig amser yn ol om! yn peri gwawd, 
dirmyg, gwg, neu eitliafion diystyrwch, sydd yn awr yn tueddii 
v Hedacnwyr gwybodaeth, — y doethion ntawrion hyniddywed- 
iadiiu tebyg i aminheuaetli, eu bod feallai weiii ramddarlunio y 
bobl nodedig yina, o’r hyn leiaf mcwn vn ystyr; byny yw. 
mewn bod ganddynt ddigon n synwyr i fyw trwy eu camddar- 
Inniadau, enllibau, a’u hanwireddati hwy. Yn awr cyhoeddant fod 
Mormoniaeth yn perygln y llywodraeth; gymmaint fehy feí 
ag i ofyn codiad eu Ilcisiau Nestoraidd hwy mewn tónan rhy- 
bnddiol i'r genedl liosog hon. Yn awr y mae y gwrth-ddyw- 
cdiadau hyn mewn perthynas á’r hobì yna. yn gysylltiedig â’ii 
hymdrecbion, en hamcan, a’n gwybodaeth ddiddadl sydd wedi 
bynodi eu holl ytngyrchiadau, yn acltnsi yn naturiol i aros s 
gofyn. — Pa le y ceiry gwirioneld am danynt? Bid siwr. nad 
gan y rhai y mae eu tystiolaeth am flynyddau yn ol wedi troi 
allnn yn gelwyddog. Yn mha le ynte y ceir tystiolaeth yn mha 
un y gelîir ymddiried yn ddiberygl? Nis gellir ymddiried yn 
yr un dyn braidd. ond fe eilir yn sicr mewn egwyddorion, am 
ba rai y gadewir i ni farnu drosom ein hunain. 

Creday Morinoniaid yn Nuw. ac yn ei Fa’o Ef lestt Grist, a’r 
Ysbryd Glün: credant yn y Reibl fel Gair Duw drwy ddyniou 
ysbrydoledig, wedi ei roddi i ddyn er ei lesbàd a’i ddefnyddiol- 
deb, “ A clian wybod hyn yn gyntaf, nad oes nn hrophwydol- 
iaeth o’r ysgrythyr o ddehongliad priod.” Credant yn yr 
Ysgrythyr — yr holl Ysgrythyr sydd wedi ei roddi er ei ddeall; 
nid i’w newid a’i gymhwj’so i ateb aingylchiadau personol na 
thraddodiad; eithr j’n llj-threnol, — yn ei feddwl gwreiddiol; 
ac nid oes liawl gan j'r uti dyn i gj'fnewid yr Ityn a ddywed 
I )uw Creda j' Mormoniaid j'n y Beibl fel ewyllys ddadgudd- 
iedig Duw i ddjm, ac ntyddhant i’w holl orehymynion, yr hyn 
tìì u-na j' gwahanol bleidiau; mwy na hyn, tra yr hòtta y gwa- 
hanol bleidiau mai j T Beibl ywsafon eu ffydd, gwahaniaethant 
yn fawr. a gwaeth fytli, gwadant, ac weithiau gwawdiant lawer 
o'i orchymynion. Ac er i’r lesu ddweyd (Math. xxyìü, 20) 
•• Gan ddysgu iddynt gadw pob peth ar a orchymynais i chwi,” 
ctto haera “athrawon” proflesedig ein dydd nad oes eisieu i 
ciiwi gadw pob peth, canys dywedant fod rhai pethau yn 


tJDGOHN' SRIOH. 


227 


" ÄÎÌanol a iîibwys ” Nid armhehyg hyn i diiadgutidiaiî y sarff 
yn ngardd Eden, “ Yn y dydd y bwytai o hono, ni fyddi farw.” 
Fel credinwyr cydwybodol yn y gyfrol Santaidd, dywedwn yn 
eofn yn erbyn gwneuthur gair Duw yn ddirym gan orchymyn- 
ìon dynion. Ond er dangos yn egiurach y gwrthdarawiad ag 
sydd rhwng yr athrawiaethau tfug-efengylaidd a ddysgir yn y 
dyddiau hyn à’r efengyl bur a ddysgwyd gan yr Iesu a’i apost- 
olion, dyfynwn raì o’î athrawiaethau o’r Ysgrythyrau, a 
ehymharwn iiwynt â thybiadau dynion yn bresennol, a rliag- 
ymadroddwn y cyfan â geiriau Ioan yn ei ail epistol. 9fed adn., 
“ Pwy bynag ar sydd yn troseddu, ac heb aros yn nysgeidiaeth 
Crist. nid yw Duw ganddo: yr hwn sydd yn aros yn nysgeid- 
ìaetii Crist, hwnw y mae y Tad a’r Mab ganddo ” 

ATHItAWIAHTH CRI.ST AC ATHRAWIAF.TH DYNION. 

AŴraioiaeth Crist. — (Marc xvi, 17,)— “ A’r arwyddion hyn s 
ganlynant y rhai a gredant." 

Athrawiaeth Dyiion. — A'r arwyddion hyn ni ehanlynant y 
rhai a gredant, canys y inaent wedi darfod. ac nid oes eu heisieti 
mwyach. 

A. C. — (loan xiv, 12, — Yr hwn sydd yn credu ynof fi. y- 
gweithredoedd yr wyf fi yn eu gwneutliur, yntau helyd a’u 
gwna, a inwy na rhai hyn a wna efe: oblegid yr wyf fi yn 
myned at fy Nliad. 

A. D. — Yr hwn svdd yn credu yn Ngbrist ni wna yr un o'r 
gweithredoedd mawrion a wnaetli Crist ; canys mae y fatk 
betiiau wedi darfod oddiar y ddaear. 

A. C.— (Math. xxiv, 31), — Ac efe a ddenfyn ei angyiion, * 
hwy a gasglant ei etholedigion ef yn nghyd o’r pedwar 
gwynt, áfcc. 

A D . — Ac nid oes gweinidogaeth angyiion i fod mwyaeh, 
«anys dartyddodd y fath bethau 

A. C. — (Dad. xiv, 6),-Ac mi a welais angel arall yn eiiedeg 
ynghanol y nef, a'r efengyl dragywyddol ganddo, i’w phregetliu 
i’r riiai sydd yn preswylio ar y ddaear, &c. 

A. D. — Nid oes eisieu i angel ddwyn yr efengyl yn ol i’r 
ddaear, canys y mae lii gyda ni eisoes, ac y mae ein cenadoB 
yu ei phregetiiu ; yna pa anghen sydd ara ei hadferyd. 

A. C'. — (Ioan v, 39), — Chwiliwch yr Ysgrythyrau. eany* 


EDGOR?) ÍCETOÎf. 


12 » 

jmddynt hwy yr ydych chwi yn meddwl caei bywyd tragyir- 
yddol: a hwynt hwy yw y rhai sydd yn tystiolaethu aiu 
danaf fì. 

A. D . — Chwiliwch yr Ysgrythyrau. eithr eshonier hwynt i 
ehwi gan ryw esboniwr enwog a dysgedig, yn hytrach nâ gofyn 
i L)duw r eu hegluro hwynt i chwi. 

A. C.— (Iagoi, 5), — U bydd ar neb o honoch eisieu doethinel), 
gofÿned gan Dduwyr hwn sydd yn rhoddiynhaclionus i bawb, 
ac beb ddannod ; a bi a roddir iddo ef. 

A. D . — Er fod yr adnod yn dweyd gofyned gan Ddnw, etto 
y mae doethineb ddynol yr oes oleu hon yn sicraeh, eanys pe dy- 
wedai dyn ei fod wedi gofyn doethineb gan Ddnw a'i ehael yn 
ein dyddiau ni, ni ehydunai á’n credo, a chyftifem ef yn dwyll- 
wr. a ehreiiiniwr mewn dadtjM/diad presennol. a byddai hyn yn 
ddim llai nà Mormoniaeth. 

Ystyrir fod apostolion a phrophwydi wedi darfod. ac nad eos 
eu heisieu mwyach; er y dywedir yn Eph. ìt, (1, 12, “ Er per- 
fTeithio y Saint i waith y weinidogaeth, er adeilad corfí' Crist, 
hyd oni ymgyfarfyrldom oll yn undeb y ffydd, a gwybodaeth 
Mab Duw, yn wr perffaith, hyd at t’esur oedran eyflawnder 
Crist.” 

Feily y mae rbeol a chyfundrefn yr Eglwys a’i hathrawiaeth 
braidd wedi en llwyr ddileu. a’u hystyried yn ddianghenrhaid. 
Er eu hystyriwyd unwaith yn anghenrheidiol, fel “na fyddom 
blantos, yn bwhwman, ae yn cae! ein cylch arwain gan boh 
awel dysgeidiaeth, drwy hoeced dynion, trwy gyfrwystr» j gyn- 
llwyn i dwyllo etto nid ydynt bethau o bwys yn awr, eithr 
sofalçd pob un am dano ei hunan, meddaní, ac felly y gwneir 
trefn Duw yn ddirym gar, y rhai a broffesant fod yn weision 
iddo, a ehollir golwg ar lawer o addewidion gogoneddusaf Duw 
~ rhoddion o’r uchelder i ddynion, gan y cuddir hwynt, ac y 
dallir dynion gan draddodiadau ae athrawon gau. A’r hyn a 
fynegwyd gan y prophwydi gynt y cymmerai le yn y dyddiau 
díweddaf sydd wedi ei ddiddymu drwy ysbrydoli, a gadawir 
llawer heb obaith mwy nag ofn a braw o herwydd y drwg sydd 
yn dyfod ar y ddaear. 


tílniORN 6KION. 


2» 

Y TALElTHIAU UN'OL A'U MASNACHAETH 
DUi'NOL. 

Tmt' desüun cweryl yr Aniericnninid yn awryw Caeth-fas- 
naehaeth, mae y dylanwad o'i blaid ac yn ei erbyn yn cyn- 
nydclu ae yn iledaenu yn feunyddiol, a byjjythia oddiweddyd yr 
holl .wlad â galanastra buan a galarus; drwy y taleitliiau 
delieuo! bygytiiir yn groew a gwneir darpariadau i oresgyn 
ysbryd y gogledd; drwy y taleithiau dwyreinioi a gogleddol 
iuae yr elynineth i gaethfasnach wedi cynnyddu i'r fath raddau 
ihís y cynnelir cyfarlódydd cyhoeddus yn eu prif drefydd a’r 
dinatoedd irìdariithio yn erbyn y drwg o hono, ac ni phetrusa 
eu uewyddiaduron gyhoeddi fod dydd ei dranc eisoes wedi 
rìytod, a galw aiu ddryllinu, eleddyfau, a phob math o arfau 
Äiigcuu! i ladd y caethfasuaehwyr. Ffroma y Gogleddwyr wrtls 
y Deiieuwyro lierwydd eu rìiutiir yn etlioliad Iýansas. tra mae 
V Deheu yn hur ddigofus o herwydd i Massachusetts ddileu y 
gytfaith a ganiatai i’r caethfasuachwr adteryd ei gaethion a 
ddiangaseut i'r taleitliiau rliyddiou. Gwaliai'dda y Deheu ei 
îihwyfau liithuii i’w mliarctiuadoedd lieb ardreth cliwauegol o’r 
îierwydd, tra y cynghora eseiil alltndiad Dirprwywyr y dalaeth 
fiono o'r Öenedd ddyfodo!. Dcngys Georgia a tlialeitliiau ereill 
awyiid i gario yn miaeii gaetlifasnaehaeth ag Aff'rica ; cym- 
meradwya papurau y Deheu > mdrechiadau y terfysgwyr o 
.Missouri i orfodi Kansus i fod yn Diriogaeth gaethfasnacliol, a 
äugythiunt y hydd raid iddi fod felly er pob gwrtliwynebiad. 
îibe un o’u prit’ newyddiaduron ar ol beio ar y Gogledd am 
yniyruetli à'r pwnc. — ■ 

" ìîetii yw y eanìyniad? Pan yr agorir Ivansas i’r Deheu, 
gwlad gyfaddns yn niiiob ystyr i gaethfnsnaehaeth, cynddeir- 
ioga y Gogledd wrtli y ffaitli. Yma dechreua yr ymgyrcb. 
Gyrir yrufudwyr cyiiogedig yn lluoedd yno i ladd gohaith y 
Deheu. Eithr mewn amddiffyiiiad o'u cyfreithiuu a’u cartref- 
leoedd ymbarotoa Missouri erbyn yr ymosodiad. Yn mheli 
oddiwrth eliwareu-loriau y gyneu, yn mhell yn maesydd breis- 
ion Kaiisas y eyfarfydda wyneh yn wyneb eu giiydd y Gogledd 
a’r Deiieu, penboethni a eliaetlifasnachaeth. Ymdreeh marwol 
oedd, a chaethfasnacliaetli a goncrodd.” 

YmddeDgys y bobl hyn yn benderfynol am gario eu pwne, 


230 


CDGOKS SEIOB. 


eithr nid Ilai ystyfnig yw iaith y Gogledd i'r gwrthwyreh. 
Ysgrifona gohebydd newyddiadur Caerefrog Newydd o Leareii- 
worth, Missouri “ Ni ychwanegaf oud dweyd na wyr pres- 
wylw - ry Taleithiau rhyddion nemawr am ansawdd ein selyllla 
ni yi. :. nac ydiwaith am yr unig ífordd i sicrhau rhyddid 
Kansa,- jr hon yw ärwy ymladd. Khaid yniladd brwydr boetii- 
lyd a chyöredinol. Hyd oni wneir liyny, niwy marwoinethau 
fydd y canlyniad. Os ydyeb aia ein cynnorthwyo ni y rhai a 
beryglasom ein heiddo a'n bywydau i aebos rbyddid, anfonwei* 
i r<i law-ddrylliiíu troellog, ac arfau ereill.” 

Cefnoga y Triíune yr ticlnd, a “gobeithia y bydd i gyfeiUmn 
rhyddid sylwi ar yr apèl hwn. a cliyfitrfod y cauthfasnachwyr 
ar y trothwy, ac y gwnant trwy rym arfan sefydlog yn y l)ir- 
iogaeth wrtliwneutliur gweithredoedd y mileiniaid a ymgryu 
hoasant ynghyd. gan enwi eu huriain yn Senedd Kansas.” 

O’r ochr arall, ehe y Westem Argus (caethfasnacliol), wedi 
dynoethi cyngrair yn mhlith y gwrthgaetlifasnachwyr i îadrata 
yr holl gaethion o Kansas. : — 

“ Os oes rhyw rai i gael ea haíltudio allan o Kansas, iú 
wyddom am neb a deilynga hyny gymniaint a'r gwrthgneth- 
fasnachwyr eu hunain. 

“ Y ffaith y w fod rhyddiil gcisv yr y Gorllewin wedi pender- 
fynu codi cynen yn erbyn eaetlifasnaehwyr. Daw yn fwy am- 
lwg o hyd mai cu hawydd yw cael rhyfel cartrefol, a chyda 
golwg ar Iiya gwnant eu holl ddarpariadau. a chaii mai hyn yw 
eu hamcan, goreu i les Missouri po eyntaf y rbagSaenir cu 
bwriadau dinystriol.” 

Mae y ddwyblaid yn bur bootbìyd gweìir, a diaa nari y w y 
cyfnod rhagiidywededig gati bropliwydi lien a diweddar yis 
mhell, pan y bydd raid i’r sawì na throcha ei gletid yn ngwaeiS 
eî frawd tfoi i Seion. 

Gwir fod ycliydig wyr cymhedrol. uc ni t'u erioed îai ar gyff- 
eiyb amgylchiad, etto nhl oes neh heb deimlo eu liod yn cael eu 
gormesu gan ereill, ac mae yr olt braidd yn benderfynel mai yr 
unig ífordd i gael cyfiawnder yw drwy rym arfan ; nid oes it 
gynnygia ddim arall braidd ond hyny yn awr. Nid oes pyf 
athrachrwydd rhwng ysbryd y pleidian; mae yr afiechyd wedi 
gafaelyd yn y cylla, gwreiddio yn y corff politicaidd a chref- 
yddol nes myned yn aufeddigiuiaethol, ac aid oes wellìiâd iihiu 


L'DSORN SEION. 


231 


bcs rhoddi iawn dwbl am yr holl waed gwirion a dywalltasant 
hyd eu lloriau ; ac nid hyd nes y rhuddír cu glaswellt yn saith 
rhuddach â’u gwaed eu huuain nag eu gwelsant gan waed öaint 
y caniatâ d'ialedd Duw cyfiawn iddynt ddycliwelyd eu cleddyt' 
i’r wain yn ol. Ytngasgla y dudew gymylau dymestl dywell. 
erchyli a daroganus, gyda flÿrnigrwydd eynnyddol ; dynoda 
rhuad y tyrfau nellenig ei dynesiad; tra y mae adlewyrcliiadau 
penboetlmi, inegys goleu mellt fi'orchog yn holìti perfeddion y 
cymylau beieliiogaidd i arddangos erchylldra, cliwyrnigrwydd 
a chyfiredinolrwydd y ’storoiu. Y' diweddglo sydd guddiedig 
yn c-i bru serclt liyny. Hyn sydd liysbysedig y bydd digotiedd 
ofellt a tliaranau nnturiol yn nes atynt heb wneyd rliai tTugiol 
o’r gorliewin, a digou o dywallt gwaed yn nes nâ’r niyuyrldim 
creiglyd i syrffedu gwanc y rliai mwyaf gwae.Uyd, heb ddyfeisio 
celwyddau ar y diniwed er eael byddiu i tÿned filoedd u filltir- 
oedd i dywaiit eliwaneg o waed Mormonaidd mwy — ceir gweled 
lliw gwaed arall mwyacli, a phwy a gwyna i’w gwuwyr na’u 
tranc! 

h’el y gweìer yn amlyeaeh etto yr ysbryd gwaedlyd sydd yn 
teyrnasu yn y Taleithiau, ac fel yn rhoddi awch ar gleddyfau 
y Gogledd yn erbyn y Deheu, a’r Delieu yu eu herbyn hwythau 
dyfynwu a ganlyn aìlan o’r “• Michigan Expositor:” — “Ym- 
ddengys rhyfel eartrefol yn ICansas yn fwy anocheladwy bob 
dydd rliwng terfysgwyr creulou Missouri â phreswylwyr y 
Diriegaeth. Mae y rhuthriad diweddar a wnaeth terfysgwyr 
Missouri ar yr ethoiiad yn prysur ddeffroi ysbryd y dinasydil- 
ion; ae y maent yn ddiddadl yn yinbarotoi i amddiffÿn eu 
hiawnderau a’u hetlioliad â blaenau eu drylliau. Y'n awr yw 
yr amser i ddyuion o wroldeb dinam a phenderfÿniad diysgog i 
fyned i ICansas ar unwaith. Ouid oes genym gannoedd a niil- 
oedd o wyr ieuainc diwyrni, y rhai ydynt ewyllysgar i aberthu 
eu bywydau pe bae raid er acliub ICansas rbag caei ei duo a’i 
lialogi gan anwariaid arí’og o utièrnau a meddw-dai St. Louis, a 
lleoedd ereill yn Missouri? 

“Olierwydd fod genym Lywydd difadfetli, dyledswydd yr 
hwn yw amddiffyn sefydlwyr Kansas, eitlir yr !nvn ni wna 
unrhy w sylw o’r trawsder a wnaed yno; a fÿdd gwroniaid ein 
gwiad mor ddifater ag ef, a gadael i ddewrion ragredegwyr 
rhyddid yn ICansas gael cu imlìt udio o’r w lad hono gan der- 





V DGOKX SEION. 


tysglu o olferynau Caetlifasnachwyr? Ymddirieilwn na wuarrt. 
Yn inlaen, ynte, er anntdiffyn rliyddid a phurdeb ein hetholiad 
yn Iäansas. Yn mlaen yn yr ymgyreh am ryddid yn Kansa». 
IJanyhoser i derfysgwyr creulon Missouri nad cachgiaidd gwyr 
ivisnsas, ac .,a oddcfant eu liamnharehu.” 

Atebir yntau yn ol gan newyildiadur y eaethfasnaehwyr, a 
gylioeddir ar y dadieulawr, fel y canlyn : — 

" l’alntm na ddaw rhai o (rlygyddion y Dwyrain. y rhai a 
yniladdaiit y Missouriaid mor ofnadwy gartref, eu Imnain. i 
K iiisiis, a beiddio cyflawni yr hy n a gynghoraiit eieill i wneu- 
tliur? Meddyliwn yr edrychai lawer gwell ynddynt pe preg- 
ethent lai a gweithredu mwy. Gellid meddwl wrth ddarllen r 
newyddiaduron dwyreiniol fed byddist o filiw» o ryddwyr yn 
dyfod i yru Deheuwyr alUn o Iíansas drwy rym arfau. ìíid 
ofnwn ronyn o’u golwg ryfelawg na’u bygythiadau syfrdanus. 
Os oes gwir yn yr hen ddiareh niai “anaml y cnoa cŵn cyf- 
arthlyd,” yr ydyns ni yn weddol ddiogel. Byddai yn dda gen- 
ym weled cynlluniau y Wasg ogleddol yn cael cynmjgiad o 
gyflawniad yn y Diriogaeth hon. Hlioddai hyny i ni gyfle i 
ymwledda ar y mwynhàd o’r hyn a chwennychwn er ys llawer 
dydd, sef ‘ cerdded at eirt gwasg tnewn gwaed gwrtiigaethfas- 
nachwyr î’ Deuweh, ynte, meddwn, ar eich cenadaetli greu- 
lon, a nyni a roddwn i cliwi y cyffelyb roesawiad ag a roddodd 
yr anfarwol Jackson i’r Brytaniaid yn Orleans Newydd. 
Gwnawn eich gwragedd yn weddwon a’eh plant yn amddifaid, 
ac a frasliawn ein dacar ag ysgerbydau braenedig rhyddid- 
geiswyr. Dymunem yn fawr iawn weled Golygydd y 1 Mich- 
igan Expositor’ yn blaenori ei osgordd o rag tag a lobtail filwyr 
dros brairies lCansas. Ewyllysiem ei weled ar ol ei frwydr 
gyntaf a’r 1 gethern arfog o utfern,’ a chlywed ei feddwl o 
barthed i’r posiblrwydd o wneuthur Kansas yu Dalaeth rydd> 
‘hawddaeh ei ddweyd ìiä’i wneyd.’” 

Dyma siaratl go blaen, onide? Mae yr ysbrydoedd hyn yn 
barod, dim ond ychydig amser sydd yn eisieu i gyfarfod a’u 
gilydd! Cofier mai yr un gethern a alltudiasant y Saint o 
Missouri yw y rhai hyn: pryd hyny, credid eu celwyddau, a 
elianmolid eu creulonderau yn erbyn y Saint, y rhai a welant 
yn awi drwy dynu yn y dorch gyda hwynt eu hunain pwy 
oedd i’w beia Pryd hyny nid oedd braich o gymliorth i fìloedd 



t'ÛGIÎO.N SülON. 


233 

* Tiobl diniwed it alltuiiiwyd gef'n geuaf o’u gwlarl ganddyut, 
nnd yn awr eesglir byddinoedd parodol drwy gydymdeimlad 
" sectyddol,” i amddiffyii pe ond brodor yn ei fwtliyn rliag tra- 
hausdra'. Mae tai, trofydd, caeuau, ffermydd, a dyffrynoedd, 
'ie, Swyddau cyfain hraidit ayspeiliwyd oddiar y Saint gwirion 
yn meddiant yr ymosodwyr hyn, pa rai ond odid a droctiir 
a gwacd unuaith etto cyn hir. îe. pan v pu.nr nc y glanheir 
hwynt trwy cu gwaed hwy eu hunain oddiwrth eu lialogrwyddj 
i fod yn addas i aii denantiaeth gan eu tciiwng etifeddion! 


UDGORN SEION, 

N 1 1 

Serín p Säúiî. 

])YI>I) SADWRN, (ÎURPHENAF 21. lSSô. 

AtEíwyhhion Cynnaiii.eiiDac a Chanoen u .— Uelwir tdcli 
svlw manwi a mynych ciiwi at gyfriflad arianol yr iìglwys o 
dan eicli gofal; dyledswydd pol> un o lionoch yn oi gylch yw 
gweled fod cyfrifon cywir ac eglur yn cael eu cadw o gyfraniad- 
au y Saint at y Drysorfa Ymfudol Barhaus, y Deml, a jilioi» 
cyfraniadau ereill a berthyna i egíwys Dduw, a danaiiosiadau 
cywir o’u trosglwyddiad o’r naill Drysorydd i’r llall, ac o'r 
defnydd a wueir o bob ceiniog o lionynt. Dysgwylia y Saint 
yn riiesymol i ciiwi amddiffyn eu hiawnderau hwy, drwy iawn 
ddefnyddiad o’u cyfraniadau, yn ogyst d ag mewn pob petli 
arall; dysgwylia Duw i chwi brofi eicli gonestrwyiid a’ch ffydd- 
tondeb yn hyn, ac ni all ein cyfrifoldeb mnnau i’r naiil na’r 
llail ganiatâu i neb yr enw o droi mewn cylch perthynol a es- 
geuluso wueutliur eyfiawnder, a cliadw cyfrifon a ddangosant 
drostynt eu liuuain, heh fod anghen yr ysgrifenydd gjala liwynt 
i ridweyd beth ydynt, beth yw cyfraniadau pob aelod at bob 
gofyniad; a’i prawf. meddwn, i’w liolynwyr ; a’i prawf i’w 
hâeli ar eu iiol, ac a’i prawf etto yu Seion, pan y dcd arholiad i 
weithredoedd pob un, 

Ymddiriedyw y prif beth anghenog yngolwg y Saint er cyf- 
lawni pob gofyniad gyda pharodrwydd; canys gwyddaut o'r 



234 


BDGORN SEION. 


goreu mai cyfranu i Dduw y maent yn mhob gofyniad cyfiawn, 
ac nid ocs dim a grea ymddiried yn eu Llywyddion os cam- 
ddefnyddinnt eu oyfraniaiiau, tra o’r ochr arall bydd boddlon- 
rwydd fod iawn ddefnydd yn cael ei wneuthur o’r oll yn fwy 
aunogaethol i baelioni ná pliob peth arall hebddo. Dylai y 
rnawr- liwys o ymíldiried y Saint yn eu Llywyddion, heb yr hyn 
nid oes cariad na dylanwad digonol i lywyddu, orfodi pob un, 
nid yn unig i iawn dilefnyddio p"b eyfraniadau i’w dybeniou 
priodol, Oínt i ddewis yu hytraeh, io, i fỳnu gwneyd i bawli 
goelio a gwelod mai teliy y mae. Dyma’r fifordd i ennill yni- 
diliried, i amdditfyn eymmeriad. i rnystro drwgdybiaetb, ac i 
ddwtilu pob eyfraniadau eyfreithluwn ; teilynga y eyfrapwyr 
hyn, a'r sawl a ddymunn ymddiried y Saint a’i gwna. Gwneler 
yti hysoys, u leiaf bob chwarter, pa swm a ilalodd pob aelod yn 
lìiîiob eangen at bob gofyniad, ae hysbyser ar gyhoedd bob 
i 'imm.uil'a, pa swm a daloild pob Cangen at bob peth, fel oa 
bydd camsynied yr uniawrer a ehronieler yr oll yn fanwl yn y 
Ilyfrau pertbyuol i hyny. Teimlwn i gymbeìl byn gyda man- 
ylrwydd, a dolir y sawl a’i hesgeuluso yn droseddwr cyhoeddus, 
lieblaw y dyry le i ddrwg dybio ei amcauion a niweidio e 
ddylanwad. 

Nid oes nemawr bechod mwy gwarthus yngolwg y Saint, 
pcohailurus yngolwg yr Arglwydd, ac annyoddefol yngolwg 
Oífeiriadaeth yr eglwys nag anonestru-ydil. Mae anonestrwydd 
at gyd-ddvn yu anynol,— at frawd yn greulonach, at eglwys 
Dditw yn iryssegr-Iadrad! Mae yspeilio Saint tylodion o’u 
dinteuau a’ueeiniogau a gyt'ranasant o’u hanghenion yn bechod 
rhy ysgeler i ropyn o Yshryd Duw — ysbryd y cifìawnder gyd- 
lireswylio am eiliad yn y bôd a’u gwna; eithr pe bradychai 
unrhyw Lywydd yr ymddiiied a rodda y Saint didwyll ynddo, 
o herwydd ei Offeiriadaeth ddwyfol, yehwanegai drwy hyny 
fradwriaeth o’r fath waethaf at gyssegr ladrad, yr hyn. nid yn 
unisf a wnelai l ' Judas” o houo ef ei hun, ac a aehosai i boh 
giinest-ddyn basio y cyffelyb ddedfryd arno, eithr a dueddai i 
niweidio dylanwad ei frodyr gonestach nag ef ; ae mewn gair. 
pi feddwn iaith a ardilengys erchylldra yr ysgeler-beth a en- 
wasom! Hyderwn na Udwg unrhyw ffaith y fath gyhuddiad 
atom yn erbyn neh o’r eyfryw a gawsarit yr ornehelfraint o fud 
yu oruchwylwyr dros eiddo eglu-ys Ddmc! Os ymwertlia neb 



BDGOHN SHION. 


235 

i’r fath bechadrusrwjdd, nid ystyriwn fod ysgymuniad allan * 
eglwys l)duw hyd oni ad-dala yr liatling eithaf yn lienyd 
eyfartal â'r trosedd, eithr dylai cribau lieuarnaidd gwladwriaetl» 
gael cribo ei wallt foreu a liwyr; ystwyther ei gyniaiau ar 
droeilog olwynion poenydwyr dihirod llai haeddiannol. ae à 
chàn-pwys o heuarn llwytl.er ef am bob swllt a gadwa » et 
gôd Judas-aidd o eiddo brodyr y Iesudiniwed Ae wedi y tieil.t 
oea druenus fel hyny ni fydd ond wedi cael rhyw awgryima ' j a 
ysgafn yn unig o arteithiau a ìoesau y cospau a ddyry í\ « 
Mawr yr eglwys arno pan ei cyferfydd tu draw i’r llèn. a u . á 
ymmygwn glywed poh aelod o’r un eylwys drwy y In i' 
fry yn bloeddio eu •* Hanien” pan sêlir ei dynghed dan ddw: 
glöeou yr eigion garcharau obry ! Ymswyner rhagddo !! 


RHYBUDD I’R SAINT ! 

Anwyi. Lywydd Jones, — Derbyniais lythyr orldiwrtli Dew 
Elfed Jones, tra yn Sir Fynwy. yn cwyno ei fod ef wedi • 
ei ysgymuno o’r eglwys yn anghyfiawn o herwydd eich digat- 
edd chwi ato, ac yn ceisio profi nad yw efe yn ddyledwr i'r 
Swyddfäau, nac i’r Gynnadledd, oddieithr ychydig buunoed<._ 
Deallat’ ei fod ef hefyd yn ysgrifenu llythyrau yn bryeur i ain 
rywiol fanau, a gwelais rai o honynt. yn gyflpwn o anwireddao 
gwybodus i mi, i geisio cyfiawnhau ei hyn o’r hyn y gwn ei fo<i 
yn euog o liono. 

Gan fod Dewi Elfed Jones wedi ymosod ar y fath wait!, 
peehadurus a’ch camgyhuddo chwi, a cheisio trwy rith grefyd i 
ac haeriadau anwireddus i greu aylanwad yn eieli erbyn ehwi 
dymunaf gyfie drwy yr Udgorn i rybuddio y Saint i beidio a 
chredu yr hyn a ddywed efe yn ddrwg am y Lliwydd Jones 
nac yn dda am danaf innau. o herwydd ei fod <f <jn ei íhhceyd. 
Ystyriaf ganmoliaeth y fath ddyn â Dewi Elfed Junes yn 
«arliäd ar fy ngliymmeriad. Tystiaf mai anwireddau ywyr 
holl gyhuddiadau a ysgrifena yn erbyn y Llywydd Jones hyd 
y gwelais, a’i fod yn ymladd â’i gyfaill goreu ; gwn ddarfod i'r 
Llywydd Jones ddangos mwy o drugaredd, hir-ymaros, ao 
ewyllys da ato ef nag a ofyna c.yfiawnder iddo wneuthur. 
Bu’m fy hun drosto. a gwn arn ereill a fuont ar ei gais, yn y m- 
bil ar Dewi Elfed Junes lawer gwaitli er ys amser maith, i 



HtlO'IRN SK10N. 


ililiwygiú, by W buchedd addas i’w broffes, a "wneutliur eyf- 
iawnder, yr hyn a addawai wneuthur o tis bwy gilydd, eithr y 
mae eie wedi myned i’r fath dywyilwch drwy ballu gwneyd 
liyny, nes mai ei ijieser yw diraJdio a cliamgyliuddo drwy yr 
iiyn sydd anwireddus wybudus i tni, y dyn a wnaeth fwyaf o 
ddaioni iddn. a’r niwyaf dieuog o’r liyu y cyhudda, o neb dyn 
ynywlad. (jan y mỳna Jjewi Elfed Jones íyned i ddystryw 
ei liunaii, trueiii ei fod yn ymegni’o cyinmaint i geisio dallu a 
g»en»yivo Saint ereill i’w ganlyn i ddystryw, a’r gwaethaf oll 
ii tod wedi ymrotldi gyda’r fatli liaerllugrwydd i ddangos ei 
falais atoeìi cliwi. Prawf liyn yn amlwg i blant y goleuni ei 
foi ef o ysbryd diaUar, ac wedi teilyngn y cerydd a galodd. Ar- 
goel ddrwg y w gweled " ci yn ciioi y wialen ’’ 

tìadcwch i mi liysbysu y Saìnt fy mod i yu deali, ar ol 
tdrych yn fanwl dros yr lioll gyfrifon sydd ar gael, fod yn 
ddyledus aruo i’r Swyddtäau dros wjain jjunt yil ol cyírifun a 
gadwo.ld ei l’ab ei hun, yr liwii oedd yn cael yr enw o Ddos- 
p.u thwr, citiir yn oi ei ddywediad ei hun, ac ereill. ni chaffai 
néiel yn yr arian uan y llogellai ei dad y cyfaii. Heblaw hyn 
yna. dealiaf íud dros ujain punt wull o ariau y Gynnadledd yn 
ei law yn ol y eyfrifon a gailwoäd eifab, yr hwn ocdd ei ygÿrifen- 
i/dd tf ct hun. Mae ei lyfrau ef ei hun yn dangos ei fod ef 
wedi derbyn dros liauner caut o bunnau, heblaw dros ddeuyainpunt 
at ei gymial ef a’i deulu, a thua deg puut at ddillad, mewn lìa' 
nà blwyddyn o amser, hebliw yr lioll elw a ddeuai oddi- 
wrtli y Liospartiiu Uyl’rau Cymraeg a Saesnig. O’r swni uchod 
y mae tua dcj jmnt yn sefyll yn ei ddwylaw ef o gyfraniadau 
y tìynnadle id at adeiladu Teml yr Arglwydd. Mae efe wedi 
gwadu hyn, a gwrtlmd rlioi yr arian i’r rliai y perthynant, 
eithr eweryla â’r Llywydd Jones o lierwydd ei fod yn amddi- 
ff’yn eglwys Oduw a’r Saint tlodion rliag camddefnydd o’u 
harian. Am liyny, ystyriaf yn ddyledus i’r Saint a’r Brawd 
Jones, i roi yr hysbysiad liwu o’r iiyu wyf yn wybod; a gwn 
fod y Llywydd Jones wedi cael digon o achosion i ysgymuno 
l)ewi Elfed Jones er ys mwy nâ hanner blwyddyn, oui buasai 
ei awydd i’w adferyd, a’m liadduuedau innau i íÿned gydag ef 
suii wythnosau i’w ddiwygio, yr hyu sydd edifar iawn genyf 
wneuthur, gan ei fod wedi fy nhwyllo yn hollol trwy eiragrith. 
Er liyny buasai yu hawudach genyf faddeu iddo hyuy uâ’r 



rnGORN SE70X. 


25 ' 


ytngais anmiwîol a wna i niweidio y dieuoíí, ac i wenwyno 
meddyliau y Saint. Deallaf wrth vr hyn a «lywaf gan bawb 
braiiid yn y cangenau l!e yr wyf wedi bod, y dengys cyfrifon y 
cangenaii lawer iawn o bunnoedd heblaw yr uchnd yn ei law. 
Ei lyfrau ei hun, pa rai y’nt ar glawr yn “ Swyddfa lldgorn 
Seion” i’w gweled i’r sawl a atnmheuo, a ddangosant ei fod yn 
ddyledwr o’rsymiau a nodwyd gcnyt’. 

Daniee Daniei.s. 


Dymunwn ninnau ychwanegu ein tystiolaeth at yr nehod. 
fod y syntian a nodwyd uchod, ac ychwaneg. yn ddyledus at’ 
Dewi Elfed Jones yn ol yr hyn a hrawf ei gyfrifon ef ei hnn o'i 
dderbyniadau o'r Gynnadledd, Credwn ei fod ef wedi cael eyf 
iawnder yn ei ysgymuniad, a drwg genym i ni «ymmeryd eirt 
twyllo drwy ei haeriadau a’i addewidion tec eyliyti, eithr aan 
ei fod ef yn gwrthryfela yn erbyn y Llywydd .Jones, ac yn ei 
gamgyhuddo, ystyriwn yn ddyledus i ni amddiffyn y gwir. 

Em r is Da\ tt.s, , Cvnghorwyr blaenorol D. E. Jones. 

Yr ydym ninnau yn tystio, ar ol ymchwiliad manwl i gyf- 
rifon D. E. Jones, ei t'od yn ddiffygiol o’r symiau a nodwyd, ac 
ychwaneg hefyd; gwyddom i’r Llywydd Jones ymddwyn yn 
trarnaidd ato, a gwneyd ei oreu i’w adferyd o'i wyrgamrwydil, 
a'i fod wedi gweinyddu aortnod o drugaredd iddo, a chael cas- 
ineb yn ol yn ei le yn mhob amgylehiad ; a gwyddom fod I). E. 
Jones yn elyniaethus i'r Llywydd .Jones, ac yn dweyd llawer 
er niweidio ei gymmeriad yn ei absennoldeb er’s llawer dydd. 

Thomas Haeribs. 

Wiu.iam Luwts. 


Dyfjmad o h/thyr y Llywydd F. D. Ricliards tcedi iddo ddarllen 
llythyr amddiffyniadol Detci Elfed Jones : — 

“ At y Llywydd Dan .Tones. — Anwyl Frawd, — Derbyniais 
oddiwrth y Brawd Wheeloeh y llythyr mewnol, yr hwn a ys- 
grifenwyd gan D. E. Jones, ac anfonaf ef yn awr i chwi, fel y 
gweloch ysbryd y dyn drwy ei iaith ei huri. ac V byddoch bar- 
otach i ymddwyn tuag ato. Dymunaf arnoch ymddwyn yn 
ddiduedd a didderbyn-wyneb yn mhob achos o’r fath Ile y mae 

diffyg . Nis gallaf oddef y fath drafodaeth yn yr 

Eglwys, yn cael ei chyfiawni tan fantell gweniaeth ragrithiol o 
fod yn “ wir Formoniad tfyddlon, 1 ’ fel y dywed. Geill llawe r ' 
un ddweyd “ Y mae fy nghalon yn y gwaith hwn o dreiglo y 
deyrnas hon yn y blaen,” tra y treigla hithati y punnoedd idd 
ei logell, fel y gwnaeth Cynnadledd Orllewinol Morganwg i 
eiddo D. E. Jones; ond nis gallaf fod mor barod i’w gredu ef 


CDG0R5 6Kín!f. 


2TÎS 

ìlo r rly«-H “ yr wyf yn b.'irod i ddyodíîof un-peth er mwyn yr 
achos hwn,” hy ii oni diìychwelo y swm syitd wcdi ei aadw a'i 
tlefnyddio yn anghyfreithlon panddo. Vr wyf yn liollol ddig- 
ofus wrtli y fath ragrith cythreulig a gynimerir i guddio y fath 
drufodaeth felldigedig Ymddengys nad oes yr un drysorfh 
t*:lwvsig wedi- bod yn rhy gyssegredig iddo eu dir droi o’u 
hiawn ddybenion, a’u eymhwyso at ei wasanaetli personol. Na 
ddvsgwylied efe yr adennilla fy ymddirieil a'm cymdeithas i 
byth, nac y gofynaf i un dyn cyflawn aratl i ymddiried ynddo, 
neu i gymdeithasu ag ef. hyd oni ad dalo bob tfyrling a gam- 
ddefnyddiodd mor anglu-freithlawn. Fforffetiay fatb ddifîygwyr 
ymdiiried, a phechant yn erbvn y tlodion teilwng o bobl 
l)iuw. bradychant yr hyder santaidd a gyflwynwyd iddynt 
genych chwi a minnau, a phechant yn erbyn yr lioll Eg!wy«. 
(ìweìl fyddai i’r fath gymmeriadau wertbn yr oll a feddant. 
ymrwymo eu hunain a’u teuluoedd yn gaeth-weision a ehaeth- 
forwynion mewn gwasanaeth hyd oni ad-dalout y fî'yrling 
eitliaf gyda llôg, a rhoddi i'r Eglwys drwy hyny un prawf o’u 
bod yn onest. nag ymgyndynu á’r awdurdodau am le nac enw o 
fod yn fy w tra y maent yn farw i gyfiawnder. * » * 

*■ F. I). Hciiaeds.” 

[Xid pîeser namyn di/lednipyâd ofidus yw cyhoeddi y blaen- 
orol, 'ie. a dyìedswydd a orf'odir arnom gíiu Dewi Elfed Jones ei 
bun, drwy ei fod wedi ysgrifenu Uythyrau i wnhanol fanau. 
Hinryw o ba rai a ddanfonir i ni gan eu derbynwyr. gan ffieidd- 
io ei liaeriadau maleis-ddrwg i gudddio ei bechodau drwy 
iiardduo y diniwed. Erfynir yr eglurdeb biaenorol o fanau II® 
yr ysgrifenodd efe yn groes i’r gwir. a theg i’r Saint gael yr aii 
gan iddo et’ roddi iddynt yr ochr gyntaf ei hun. Amddiffyn j 
gwir rhag gau yw dyled pob dyugarwr, a dyna yw amcam 
eicli — GrOL.] 


EEYTHYR () S!R FON. 

Pentref Be>u\ Mth. 28, 1S55. 

Anwtl Fmwn Jo.nes,— Defnyddiwn yr adeg bresennol i'cli 
bysbysu ein bod ni oll mewn gwaith yn bresennoi. ac y ma« 
y brawd Daniei Eewis yn Nghaergy bi, lìe y gall llawer o weith- 
wyr gael gwaith etto. Dywed ein mheistri y bydd eisieu tua 
ehwecli o löwyr arnynt yn fuan etto, a charem yn fawr i weled 
brodyr ffyldlon yn dyfod i fynj. canys y mae yma ddigon ® 
le iddynt i bregetbu. Yr ydym yn pregethu mewn amryw 
fanau bob Sulj weitliiau yr ydym yn cael gwrandawiad da, » 
pbrydiau ereill yr ydym yn cael ein rhwystro ar ganol pregeth» 
gan ôaenoriaid y Metbodistiaid ; er liyny Did yw eu hymddyg- 



rnaoìí-- seion. 


259 

ifi'ä.iu hwy yn ein digaloni gyda gwaith Duw. Yr ydym yrs 
myned oddiamgyleli i drnetliodu ac i hregethu ar hyd nosweith- 
iau yr wythnos. Kid ydyni wedi bedyddio neb yma etto, eithr 
ineddyliwn fod rliai yn credu yn ddirgelaidd, ac y cawn afael 
ynddynt cyn bo hir. Pan ddaeth y brawd Thomas Kees o 
Rytnni yma, bwriadai aros yma ddau fis, ond yn awr erys ya 
liwy, a eharai yn fawr pe caffai ei deulu i fyny; nid oes gaa- 
dilo ef fodd i’w cyrcliu yn awr, ac nis gallwn ninnau ei gyn- 
northwyoyn bresennol; meddyliem pey gallechchwi, trwy eici» 
nylanwad, gael gan Saint y deheudir wneyd liyny drosto, a 
byddai liyny yn fendith iddo ef a ninnau, fel y gallem iettya 
ganddo yn lle gyda’r byd. 

Yr ydyni yn teimlo yn dra diolchgar i chwi am eieh gofal am 
danotn yn danfon o’cli heiddo i’n cynnorthwyo, yn gymmaint 
a’n bod ni mewn gwaitb cafoiìd y brawd Lewis eu cadw, o her- 
' wydd ei fod mewn anglien. Yr ydym yn benderfynol i wneyd 
cin goren tra y byddont ni ynta er parotoi i fyned tua Seion, 
gan ddymunona fydd ein hantseryn hir yn Babilon, yr ydym 
yn hiraethn am fyned. Nid yw yn edifar genym am ddyfoê 
ynis, canys ein hraint y w. 

Ydym eiclt broiiyr. a’ch cyd-weision ytt yr Arglwydd, 

K. S. Moroar, R. Jekkiss. 

Elias Lbwis, W. Yacsuas. 

Thomas Rees. 

ANNERCHTAD CHWAElt AT EI CHYD-IEUENCTYR. 

01 t'D- iis’notvd hoff yn egiwys Dduw, 

Eich hannerch wuaf os rhowch eich ciyw, 

Mewn hyder dwysy gwnawn ni ’gyd, 

I wneyd ein rhan tuagat y byd. 

Wrtli gofio gynt y ddirfawr fraint, 

A gawsont oll trwy ddod yn Saint, 

Mae arnaf biraetb lon’d fy mryd, 

Ain wneyd ein rltan tuagat y byd. 

Y merebed ail, a r gwragedd o)i, 

AYcrtliu i'r byd y Gair digoll; — 

Rhaid tystio’n liy er niaint y llid, 

Cyn gwnawn ein rhan tuagat y byd. 

Ond am V meibion, gallant hwy, 

Wneyd dirtawr waith yn mbob rltyw âlwy'; 



riX30TtN SEIOW. 


34* 

T rhni etrmllant tlrysor drini. 

'Wrth wneyd eu rhan tuagat y byd. 

Fe tci/iidom ni yn awr heb fetli, 

Fod Teyruas Dduw yu wertb pob pcth ; 

A itwae i’r sawl sy’n ddrwt; ei fryd. 
lieb wneyd ei ran tuagat y byd. 

írW-nuwn lienderfynu’n ffyddlon fyw, 
i apnog pawb i winllan l)uw ; — 
í’aham arosa’n brodyr eyd, 

’îleb wneyd eu rlian tuagat y byd? 

-Ceir gweled lfu vn ninas bedd, 

Yn nghwmni Crist yn Hon eu gwedd, 

Y rhai fu maes o bryd i bryd. 

Yn gwpeyd e.u rhan tuagat y byd. 

Y diwyd Sant fu’n gwneyd ei waith, 

Ga heiídweh Duw ar ben ei daith, 

A choron aur a plierlau drud, 

Am wneyd ei ran tuagat y byd. 

. Y brodyr aeth i Rir y För„ 

Sv’n dangos ’nawr mewn didwyll dôn. 

Yr unig waredigaeth glud : — 

Fel hyn eu rhan a wnant i’r byd. 

Na rwystred neb un gwas i Dduw. 

I tyn’d i’r maes wrth areh ein Lly w, 

Ond unwn oll fel un i gyd, 

I wneyd ein rhan tuagat y byd: 

Ac yna’r ffordd agora’n Tad, 

1 ui gael tnyn’d i’n dedwydd wlad. 

A thyna’r tfordd agosa’ûpyd — 

Trwy wneyd ein rhan tuagat y byd. 

Merch o’h *■ Fa».” 



DKRKVX!AI>AtI Ati I/ÍFBAU 0 GotirHENAF 6 HVD 19. — A. L. 
•Jones. £l 5s 4e-: Wm. Léwis, £2 I2s 7e; T. Morgan, £1 Ifls; 
í. Middleton. £9; Griffith ffoberts. £1 ; Hugb Roberts. lls 7ei 
David Jones. Món, £1 R6 5c. 


CYNNWYSIAIÍ. , , „ 

Ya mWs Welh v creda y Mnr'.imniaid 2'iá 

Y Taleitlllall t'iinl JI'II Mastiaehaetll (tilyool 'i’ih 

Gnl'gydiliaetii — .41 £ywyildlim CynimdU'iìililti s>Chai|(>elulil 233 

r.byhmlil i*r Sainl 211.1 

Llylhrr o Sir Fnn 23S 

Aunerehiad Chwner al ei Chyd-ieiienctyd 233 


4BERTAWY: 


ASCSArFWTP A enTHOBi-uwTn can n. jíoyrs. 


UDGORN SEION. 

N Eü 

«^emi k ^amt. 


Rhif. 16.] AWST 4, 1855. [CrF. VIII. 


DEUDDEGFED EPISTOL CYFFREDINOL 

Llywyddiaeth Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf, ai 
y SiHnt yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, ac yn wasyaredig trwy 
y byd , — yn annehch : — 

Anwyl Frodyr, — Dan fendithion Rhagluniaeth oruwch-lyw- 
yddol er ein cadwraeth, y mae rhwymau adnewyddol arnom o 
ddioichgarwch a mawl idd ein Tad yn y nefoedd, gofai amddi- 
ffyniadol yr hwn a dro’dd ymaith biceiiau marwolaeth, ac a’n 
cysgododd, megys â manteil, rliag y ffrewyllau a’r anrlieithiau 
a dywalltwyd ar y ddaear. 

Profasom yn wir i’w allu Ef fod drosom er daioni. ac fod y 
dyffrynoedd pellenig hyn wedi bod hyd yn hyn yn loehes-fan 
ddiogel, yn mha un y eafodd y Saint lonyddwch, ieciiyd. 
llwyddiant, a heddwch, tra yr ymweiodd digofaint yr Arglwydd, 
mewn rhan, â’r cenedloedd. Mae ein calonau yn gyflawn 
« lawenydd pan yr ystyriwn mor garedig y goruwch- 
lywyddodd yr Arglwydd niwed bygytliiol er daioni, ac y 
tro’dd lidiawgrwydd dyn i’w foli Ef, trwy waredu cynnifer o’í 
Saint o Babilon ddrygionus, ac o allu eu gelynion, cyn y lled- 
aenodd ddygwyddiadau gwaeus, cythruddol, a thrallodus ang- 
hyfannedd-dra, a gortbrymder dros wyneb y ddaear. Ar yr 
un pryd teimlwn yn bryderus o herwydd y Saint ffyddlawn 
hyny ag ydynt hyd yn hyn yn gorfod aros am waredigaeth yn 
nghanol y fath ddinystriadau dychrynllyd. 

16 [Pris l.y. 



245 


ODUOEJÍ SEIOH. 


Y mae anryddion yr nmserau a’r tyromorau, fel yr yrncfreíÿ' 
lant yn gyflym, yn prysur gyflawni geiriau y prophwyd cyn- 
teflg, fod ‘‘ yr Arglwydd wei).i cyhoeddi darfodedigaeth ar yr 
hoil (idaear.” Yn ngornchwylmeth y dyddiau diweddaf bodd- 
heir ni yn fawr gan íîyddiondeb yr Henuriaid yn myned 
allan i gylioeddi cyflawnder yr Efengyl Oragywyddol i blant 
dynion. 

Er í'od gwaitli muwr yir aros í’w gyftawrri, etto, y mae wedi 
ei gario i gyrau peîîaf y ddaear; ac wedi caei ei bregethu i 
iawer o'r prif genedioeẁi yn eu hiaitli gynhenid. Yn Nghog- 
ledd yr Americ, ae yn Mhrydain Fawr y mae wedi ei bregethu 
a’i gyhoeddi yn llydan. Ee'i pregethwyd ac fe’i eyhoeddwyd 
yn yr ieitlioedd Ffrengaeg, Ellymynaeg, Italaeg, Hanaeg, a 
Chymraeg. Y mae wedi ei gyfleithu hc-fyd, ac yn barod i’w 
gyhoeddi yn yr iaith Hawaiiaeg, ac y mae yn debyg y ey- 
hoeddir ef yn y tymmor dyfodob Yn ycliwanegol i hyn ymae 
wedi caet ei bregethu i’r Yspaeniaid, Llyeh-lymaid, Snediaid, 
cenedl gwlad yr Ià (Icthml), preswylwyr glànau y Danube, 
afon yr Aifît, y r Indus, a’r Ganges. Y mae yr efengyl wedi ei 
ebynnyg yn rhàd, gan Henuriaid Israel a deithiasant hebbwr* 
nac ysgrepan, i’r holl genedloedd hyn, ac i bobl Malta, Affrica 
Ddeheuol, Ceyîon, Siam, Awstraüa. yr ynys eangaf a’r mwyat’ 
poblogaidd o Ynysoedd y ìtîòr Tawei, ac i lawer o genedloedd 
a piiobloedd ereill yn en liìaith gartrcfol. Y n mlilith pawb ag 
y pregethwyd yr efengyi iiidynt y mae wedi cael gafael ar fwy 
neu lai o Israel ; eithr teilynga i sylwi mai yn y cyfryw wled- 
ydd a freintiwyd â’r efengyl yn oesau cynteíìg Cristionogaeth, 
— a gawsant dystiolaeth yr Iesu a'i Aposíolion, y cawn fod y 
trwyllwch a’r eilun-addoliaeth mwyaf. a’r cymhwysderau Ueiaf 
er deall egwyddorion ein crefydd santaidd, tra ei derbynir yn 
mhlith y rhanau goieuach, megys Ewrop Orìlewinol, sefydliad- 
au y Saeson yn Awstralia, a’r Americ. ac yn yr Unol Daleith- 
jau, gyda mwy o barodrwydd gan yr ymgeisydd gonest a 
cbywir am wirionedd. 

Mae y Cenadiaethau yn ystod y flwyddyn fynedol wedi bod 
yn llwyddiannus anghyffredinol. Derbyniasom newyddion o 
Awstralia yn dangos eryngynnydd mewn rhyfedi. aeymholiad 
parhaus a chynnyddol am wybodaeth o’r gwirionedd. Oddiwrtb 
y Brawd Jesse Haven, yr hwn sydd o iiyd yn liywyddu % 



ÜBÖORS SRION. 


243 


phregetìiu yn Cape Colony, (leallwn fod yno gangen gryno 
■weiii esc-1 ei cliyfodi wedi iddo gyrhaedd, y rhan amlaf o blith y 
sefydlwyr Brytanaidd. 

Vn Ceylon ymddygwyd yn ddrwg tuag at y Cenadon, a gor- 
fodwyd hwy yn fuan i adael yr ynŷs. Yn Siam caniatawyd 
iddyut i aros, eithr ni wnaethont nenlawr argraö', oddieithr yn 
nihlith y Saeson, ycliydig o ba rai a dderbyniasant yrefengyl. 
Mae y Genadiaeth hon wedi bod dan ofal penaf y Brodyr 
Luddington a Savage, tnn lywyddiaeth yr Esgob N. Y. Jones, 
írigle yr hwn sydd yn Caloutta. Yn y lle yma hefyd, ynghyd 
â Bombay, Iî urm.ih, a Thaleithiau gogleddol yr India crewyd 
ychydig gynhwrf. a liyny y rhan amiaf yn mhlith y Saes- 
on; eitiir gan fod y mwyrif o honynt yn fiiwyr yn y Fyddin 
Frytanaidd, rhwystrai y Swyddogion liwy yn aml i fyned i’r 
cyfarfodydd, nac i ymgyfeillachu á’r Saint mewn un modd. 
Hefyd. gwrthwynebasant lawer ar y brodyr yn eu hymdrech- 
iadau gyda’r brodorion. Yn Ilaniburg, a llawer o’r Taleithiau 
Ewropaidd, mae ein Henuriaid lawer tro wedi cael eu carcharn, 
nc yn y diwedd wedi caei eu iiaHtudio o’u gororau. Eithr yn 
nihob un o’rllefydd liyn mae y gair wedi cael ei hau, ac mae y 
brodyr cartrefol, a feddant tiawl i aros, yn pregetliu ac yn dysgu 
yno, fel y dygwydda cyfleusderau, drwy osod sylfaen a ddiw- 
edda o blaid achos Seion, drwy agor y ffordd i bregethiad yr 
Efengyl, a tliori ymaith rwymau periboethni, ofergoeledd, a 
thywyllwcli, sydd wedi caethgludo y ddaenr cyhyd. 

Yn IJoegr, Y'sgotland, Ynysoedd Orlcney, yr Iwerddon, 
Switzerland, Denmarc, Sweden, Norway, Ynysoedd y Cyfyng- 
fôr, rliai parthau o’rUnol Daleithiau, y Taleitliiau Brytanaidd, 
ac Ynysoedd y Môr Tawel, mae y gwaitli wedi bod, ac yn 
ilwyddo, gan ychwanegu o hyd at yr Eglwys, ac agor macsydd 
llafur newyddion eangach. 

Yn ein Tiriogaeth ein hunain yr ydym wedi cael ein ben- 
dithio â iecliyd, heddwch, a llwyddiant anghydmarol. Y«- 
addfedodd y cnydau, a buont fwy digonol nac erioed o’r blaen 
yn y dyffrynoedd hyn, er y gwnaethpwyd cryn niwed gan 
geiliog-y rliedyn yn mis Gorphenaf, ac yr oedd rhew caled a iâ 
ar y 30ain o Fai, a’r lôfed o fis Medi. Hwn oedd y tro cyntaf 
«ddiar pan yr ymsefydlasom yn y dyffrynoedd hyn y gallem 
ddweyd y fod mwy na digon i’r trigolion o Ufur wedi ci god* 


?44 


cn GOTÎ!í JBIOH. 


>ic er fod sypyn annyssjwyliadwy, anarferol a mawr wedi myned 
i borthi byddin yr U. D. a lettyent yn ein plith yn ystod y 
ganaf, o'r 2il o Fedi hyd yr amser presennol, etto i gyil credwn 
y bydd cyflawnder i'n dìponi hyd oni cheir ychwanegiail ?to 
gan gynhenaf arall. 

(Tw ljcrrhau.) 


LLYTHYR O’R DYFFRYN. 

Dinaa y Llyn Halen. Maí 2T, I 8' 5. 

Anwtl Fiìawd Jones, — Gwyddoch trwy brofiad mai mely* 
yw derbyn Uythyr o wlad ein genedigaeth; felly y teimlai» 
wrth dderbyn y llythyr cyntaí oddiwrthych chwi ar y 14 o’r 
mis hwn, er ei fod yn ddyddiedig odiliar Ionawr 24. 1855. Yr 
aohos iddo fod mor hir oyn cyrhaedd oedd, i’r mail fo<l dri mis 
eyn dod i rnewn. Mae gwell argoelion iddo ddod yn gysson o 
hyn allan. 

Dymunol genyf yw elywed fod yr efengyl yn myned rhag ei 
blaen, yn enwerlig yn y wlad y bum yn llafurio fy hunan. 
Gobeithiaf y defnyddia y Cyniry boh manteision a gánt trwy- 
tldoch chwi a’ch cyd-lafurwyr. fel na fyddont, yn ol roewn dim. 

Mae fy nawn ysgrifenu wedi eymmeryd ei haden er ys llawer 
dydd, a rhaid i mi foddloni ar fod yn fyr, ac ymdrpchu rhoddi 
yahydig o hanes y lle hwn, rhag ofn i mi ollwng yn anghof yr 
hyn wyf yn gotìo. Dywenydd genyeh fydd clywed fod y denil 
ar waith o hyd, a’i bcd i gael ei hadeiladu o wenith-faen (yian- 
ite •). yr hwn a fwriedir ei gludo yma ar hyd eamlas o Soutli 
. Cottonwood. Clywais hefyd fod y Gwaith Haiarn mewn llawn 
waith, a bod galwad am gant a banner o bersonau yn rhagorer 
ei gario yn y blaen. Bu y ffwrnais ar waith ddwy wythnos o'r 
bron, ae aeth y tàn allan yn unig o herwydd eisieu help i gael 
tanwydd. Mae yr adeilad at roddi cynnysgaethiadau wedi ei 
orphen a'i agor, a rhai o'r eeuadon wedi eaei eu cyimysgaeth 
eisoes. Cafodd oddeutu cant a hanner eu danfon i bregethu i'r 
Indiaid. a thebygol yw y gwneir gwaith mawr trwyddynt. Nid 
oes neh hyd yn hyn wedi ei benodi i Gymru. 

Mae y tywydd wedi bod yn syehlyd iawn hyd yr wythnos 
ddiweddaf, pryd y gwlawiodd ddigou i ddyfrhau y ddaear ya I 


UDGOHN SKION. 


245 


îída, yr hyn a diìwg well goheithion am y dyfodol. Ceiliogod y 
rhedyn yw ein gelynion gwaethaf yn awr, ond gobeithìwn y 
eánt hwythau eu gorclifygu cyn y gwuant lawer o niwed. 

Mae llawer iawn o adeiiadau gwycliion yn y ddinas hon yn 
cael eu iiadeiladu yn feunyddiol ; ac os Duw a’m llwydda, yr 
wyf innau am orphen tŷ i’m ltunan cyn y gauaf nesaf, os bydd 
yu bosibl. 

Mae y brawd AV. S. Piiillips yn byw mewu Ue a elwir Box 
Eliìer, oddeutu 60 milltir oddiyma, ae wedi troi yn flermwr. 

Synais yn ddiweddar wrth weled Sarali, gwraig David Evans, 
gynt o Gaerdyf, yn cerdded mor syth ac ystwytii, pan gofityn 
nas gallai symud cam yn yr lien wlad. gan weddid yn ei chefn. 
Dywedais wrthi ary pryd yr ysgrifenwn am dani yn fy llythyr. 

Terfynaf y llytliyr liwn, gan ddymuno arnocli fy nghofio at 
yr lioll Saint a’r swyddogion, ac yn neiliduol atoch eìcl) hunan 
a’cli Cynghorwyr. 

Vr eiddoch yn y gwirionedd, 

John Davis. 


DYLED CYNNADLEDD OiìLLEWINOL MORGANWG. 

Meii's Cynimanfa a gynnaliwyd yn y dref hon ar yr Ülain à’r 
22ain o’r mis blaenorol, galwyd syiw y Saint at y dyledion sydd 
wodi bod yn sefyll ar y gyfran hon o winllan Duw, rhai o lion- 
ynt er ys blynyddau. ae. er cin syndod a’n mawr lawenydd 
cafwyd dros gant o wirfoddoliaid a fioeddiasant ailan eu henwau 
i gyfranu dros £70 o arian tuag at eu dyled mor gynted ag y 
iio niodd, yr olaf o honynt yn ystoii y ehwarter hwn. Er can- 
moiiaeth i’w hnelioni parodol, er dangos faint eu cariad at 
aclios yr Arglwydd, ac fel y dywedo eu liesiampl lion wrth 
bawb ereill sydd mewn dyled, - “ Ewch a gwnewcJi yr un modd’’ 
cydnabyddwn eu taliadau yn yr Uogohn mor gyflym ag y 
ileuaut i’n llaw, fei y gwclo eu iieppil liefyd waith eu tadau ; ac 
wrth harodrwydd anghydmarol ein chwiorydd anwyl i roddi eu 
henwau credwn eu bod hwythau arn gadw eu liunain yn 
nghofl’adwriaeth y cyfiawn, a plirofi nad euog y’nt o’r esgus a 
ddyry ambell ŵr rliag cyfranu at aclios Duw. Ni all y dynion 
liyn ddweyd fel y dywedodd ein lien dad Adda am eu briod, “y 
wraig a roddaist i mi,” lii a’m lluddiodd, mwyach. Credwn mai 



345 


ÜDGORN SFldN. 


esgus fentliyg oedd hona gan amlaf ; diolchwn i’r chwioryfM 
am fod eu parodrwydd presennol wedi profi ein botl yn synieii 
yn gywir am en liaelioni ; a dynedasom mai hwy fyildai y 
eyntaf i gyfiawni, eredwn hyny liefyd, a «hredwn y profant 
hwy ein gair yn wir hyd y bo yn eu gallu maent yn mJaeuat 
hydynh>n! IJawenhawn yn y sêl hori dros Iìglwys lfduw, 

0 herwydd dyry brawf thwanegol o rym eu eariad ati, ac agora 
eu calonau a'u llogellau fel V catfo y Duw hwnw a dâl ar en 
canfed, le agored a theilyngdod i arilwys ei fendithion ysbrydot 
a thymmorol iddynt. Os siomir ttn yn byny, hysbyser ni ar 
ddiwedd y cbwarter. 

Am y cyntaf y rhoddasant yr addewidion hyn, a tlian wêmi 
— pa faint mwy fydd eu gorfoledd pan yn cyjìaivni ? Amser 
a brawf. 

Mae y llyfrau yn agored i ychwaneg o enwan, a’r Swyddfa 
i’r taliadau. Gweled Llywyddion y Cangenau fod y rhai nad 
ydynt yn cyfranu fel hyn, yn cyfranu yn wythnosol, a cliof- 
restrer y swm ar y “ Tafleni.” Deued y Llywyddion a chyf- 
raniadau ac enwau y gwirfoddoliaid na ailant ddyfod yma. 
gyda hwynt i’r Cynghorau, a throsglwydder gyda eu gilydd, 
neu ymuned y rhai fydd yn barod yr un pryd i gael swm, a 
danfoner hwynt a’r enwau drwv y Post Office. 

Bwriedir eyhneddi enwau y sawl na thalo erbyn diwedd y 
chwarter, os bydd y fath un. fel y gallo y lleiil ei gynnortliwyi» 

1 gyflawni ei adduned, os metba. eanys “ gwell bod l»eh addnn- 
edu, nag wedi adiiunedu beidio talu,” medd Duw. “ Eitlir, lle 
mae ewyllys ceir ffordd.” 

Heb gredu y buasai y brodyr mor Iiaelionus, addawson» 
eu cynnorthwyo i dalu eu iìvkd; oinl, Ì<rjrrv nc ctn tjttir eyda 
chleser, er nad oeddym gyfranog o’i greu.nae yn cael dim elw 
o hono ein hunan ; etto, mae ein hawydd mor fawr i weleiì 
achos Duw allan o ddyled, fel y meiddiasom addaw talu cyrn- 
maint. â hanner dwsin o’r brtidyr a rodiîai fwyaf oedd yn y 
cwrdd boreu, yr livn a welir ar gyfer ein benw, ac y 
mae wedi cael ei dalu, ond nid yn yyntuffe 1 y nieddyliasom — 
aeth dwy chu-aer o’n blaen er ein gwaetliaf ! Nid ymflfrost, omi 
eglurhâd o’r hyn a wnaed yw hyn. Bwy a wna yn well? Galî 
llawer un. — A ganlyn yw eawau y rhai a dabsant hyd y lar 
o Awst; — 



Ç/DOÍION SEIOS. 


2-17 



£ 

s. 

ç- 

î. Mary Morgans, Castellnedd . 

0 

o 

6 

2. Sárah Walters, Cansen Seis. Abertawy . 

0 

2 

0 

3. Llywydd IJan Jones .... 

7 

16 

0 

4. Thomas Harries, Gynt o Dre-Sior . 

0 

ao 

4) 

5. Margaret Harries, ei wraig 

0 

10 

0 

tì. John Walters, Cangen Seis. Abertawy . 

1 

6 


7. Esther Waltcrs, ei wraifr 

ö 

7 

0 

S. William Lewis, Abertawy 

1 

0 

c 

9 . JohnTreliarn. i\berafon 

1 

5 


10. John Joues, Cwmbaeh .... 

2 

10 

<í 

11. David John, Glandwr Ahertawy . 

<1 

2 

4 

12. Elizabeth Jones. Abertawy . 

0 

2 

f» 

13. Ttiomas Lewis. Treboetli 

0 

ó 

0 

14 . Margaiet Lewis, ei wraig 

0 

5 

0 

15. John Evans, Trehoeth . 

1 

0 

0 

16. Ricbard Brooics, Canaen Seis. Abertawy 

0 

.5 

0 

17. Mary Jane Cutliffe. Etto 

0 

3 

0 

18. Benjamin Erans, Cyfyng, 

■0 

5 

0 

19. Henry Mathews, Abeitawy . 

1 

ö 

Ü 


£18 

16 

6 


D.S. Mae rhai ercill wedi talu cyfran, eithr ni chydnabyddir 
îjwynt drwy yr Uogoek, hyd oni chyflawnant eu haddewidion. 


MYNEGIAD CYFRIFIADOL. 

O EGLWYS ÌESU GRIST O SAINT Y DYDDIAU DIWEDDAF YN 
NGHYURU, AM YR HANNER BLAYYDDYN YN TERFYNU 
MF.HEFIN 30, 1S55. 

1. I. Y W V D l>, 

Dau joue«. 


CYNG HORWE. 


Cunnartl- Cane- A. 

// 

Datiiel 

(ì Ath. 

Daniels. 

Di.Tor Ma V m 

Bfft Oll. Lhjw. 

Moreanw« Ddwyr. 

34 « 

259 83 

97 

54 

124 

12 

102 

80 

1741 R. Evans. 


18 1 

77 

32 

21 

19 

13 

3 

6 

38 

445 Han Jotiee. 


20 0 

82 

22 

27 

13 

30 

2 

13 

34 

509 T D. Giles. 

Sir Frvcheiniog .. 

7 0 

28 

4 

5 

S 

7 

0 

2 

9 

138 T. Moigan. 


11 0 

63 

17 

ö 

12 

12 

5 

7 

30 

313 Ben Joties. 


7 1 

20 

7 

4 

4 

14 

2 

8 

12 

132 T. JetiRins. 

Deaii Penfro .... 

12 0 

28 

5 

2 

7 

6 

2 

11 

15 

189 J(4m Piice. 

Goglecld Penfio.. 

4 0 

11 

2 

0 

l 

2 

3 

10 

1 

33 T. D Evans 

Sir A tver<eiíi .... 

5 0 

14 

4 

1 

1 

3 

0 

3 

1 

1 fl(> F.en Et’ans. 

Sir Feiiionydd .. 

6 0 

14 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

75 John Üavies 

Sir Ffìitit 

5 0 

20 

4 

4 

3 

3 

0 

7 

15 

125 l. Davies. 

Sir Ddiuhicti .... 

4 0 

14 

4 

4 

2 

4 

3 

2 

5 

113 John Parry. 

JMón a Conwy.... 

0 0 

22 

7 

3 

2 

4 

1 

11 

3 

97 Wm. Lewis. 


CyíâHbHUì.,.. 1J9 2 052 198 170 125 222 33 182 2414010 



DlXìOKN SEION. 


943 


UDGORN SEION, 

N P « 

Sercn p £aint. 

DYDD SADWRN, AWST 4, 1855. 

Epistol v Brip-Lywyddiabtii. — Gwledd i garwyr Seion yn 
ddiim, os nad i’n lioll ddarllenwyr, fydd darllen, myfyrio, a 
clinoi eu cîl ar yr egwyddorion nefolaidd a gynnwysa; arddan- 
gosant ofal cynnyddol ein tadau yn yr Arglwydd dros lesiant 
plant gwasgaredig Seion, — raawr dirioadeb Duw at Seion yn ei 
holl amgylchiadau tynimorol ac ysbrydol, achynnwysa destun- 
au gorfoleddu yn y gobeitliion am y dyfodoi yn fwy nag erioed 
o’r blaen. 

Dyfodiad y cyfnod argoelus pan yr anfoniryr efengyl i hâd 
Abraham, gan ddechreu yn mlilith eppil yr hwn a ga<odd yr 
enedigaeth fraint, sef Josepli, gweddillion yr hwn yw yr Indiaid 
Americanaidd, sydd gyflawniad o hen addewid Duw, a adnew- 
yddwyd drwy y Prophwyd Joseph, ac a ddysgwylid yn hir- 
aethog gan y Saint — rliagredegydd i gasgliad y llwythau ereill 
i Jerusalem, ac i “waith mawr adyeithr y Tad” — wele ef wedi 
dyfod. Mae y gyfraith wedi myned allan o Seion drwy yr 
“ helwyr a’r pyseotwyr” wrth y cant a hanner ar unwaith, a 
channoedd o hàd Ephraim yn mwynhau Ysbryd eu tadau 
eisoes ! Awgryma hyn i ni fod “ amser y cenedloedd’’ bron a 
dyfod i ben, ac mai byr waith sydd yn ngweddill. 

Ymddeifrown oll i gyflawni ein rhan, a’n pleser fyddo 
drachtio o ysbryd Seion, drwy gydymffurfìo a chyflawni yr oll 
a orcliymyna yr Epistol Uwd. 


Newyddion o’r Dyffryn.— Dywenydd genym hysbysu fod 
genym lawnder o newyddion da yn ehwanegol i’r liyn a gyn- 
nwysa yr Epistol, a dderbyniasom oddiwrth frawd lioff, prìod 
anwylaidd (yr hon a ddymuna anfon ei chofion caredig at y 
Saint Cymreig, yD neillduol ei chyduabod), ac a dderbyniasom 
drwy y “ Deseret News,” a thrwy garedigrwydd ein hanwyj 
Gynghorydd, ac ereill, yn rhoá eu llythyrau at wasaoaeth y 



CDGORN SKlOK. 


24 $> 


cyhoedd; er hyny, esgusodir ni o herwydil pwysigrwydd pethau 
ereill am gadw y gweddill hyd y nesaf, ond Ilythyr ein parchus 
Frawd Davis. Addawwn yn deg eu dyddanu y pryd hyny. 


Y Gwihpoddoliaid.— Mae galwad taer o bob cẁr o Gymru, 
gan y Llywyddion a’r byd, am chwaneg o’r garoniaid hyn i’w 
plith. Geilw y Bugail J. Barry a Lewis Davies yn daer a 
mynyeb ar frodyr y Deheu i ddyfod i deitliio yn eu Cynnadl- 
eiidau cyn yr elo y tywydd ffafriol hwn heibio. Frodyr, nac 
aroswch i hogi eich crymanau nes yr elo y cynheuaf heibio! 
Edrychwn yn ddyddiol am danocli yn dilyn sodlau y brodyr 
tiyddlon a aethant y Êfordd hyn yn ddiweddar! Nacoedwch, 
yn enwedig y rhai a roddasant eu henwau eisoes. Deued ereill 
a allant gyda eu henwau ar frys. Geilw Wm. Lewis, Môn, yn 
gysson o wythnos bwy gilydd, am gynnorthwy i Siroedd Mòn 
ac Arfon, a tliir Llnn, yr hwn sydd gyfrau lielaeth o Gymru 
heb neb o blith y degau o filoed i a gynnwysa yn Saint, na neb 
wedi ceisio nemawr ganddynt ddyfod erioed chwaitli. Diau 
fod miloedd yn Nghymru etto heb glywed yr efengyl, tra mae 
lluoedd o bregethwyr yn syfrdanu clustian miloedd ereill â’u 
pregethu, y riiai na fynant mo yr efengyl. Frodyr, chwiliwch 
y rhai gonest, a rhybuddiweh yr oll yn ddidderbynwyneb. 
canys byr amser sydd genych, cofiwch. Deuwch, ynte, ac nac 
oedweh! Chwilied Llywyddion gyda ni am wirfoddoliaid yu 
eu Cynnadleddau, ac anfonant hwynt yma yn ddioed. 

Bro Morgamnj Mae yr Henuriaid Wm. Jones J. Treharu, 

David Evans, &c. yn ffurfio gosgordd o’n byddin i ryfcla dros 
yr Iesu yn y wlad helaeth hon, a galwant am ychwaneg o help. 
Yr Arglwydd a fendithio en llafur yn fawr. Saint yr Arglwydd ! 
gweddiwch dros y gwirfoddoliaid, ac am fendith ein Duw areu 
Uafur. Mae ein tudalenau yn rhy fychain olawer i ni ddweyd 
y filfed ran o’n teimladau ar y pen hwn, ond hyn a ddywedwn 
o’ii calon, Ysbryd ein crefydd fcl tän à’n liyso gan scl dros 
acliubiaetli eneidiau a bywydnu ein cyd-ddyuion rliag yr af- 
lwydd sydd bron ar eu gwarthaf eisocs! 

At y Llywyddion. — Ein liesgusawd dros beidio gohirio y 
sylwadau a ddylyna ar y testun hwn, yw y pwysigrwydd mawr 
a welwn ynddo, a’r llwyr anghen sydd i yuichwiliad manwl a 



250 


UDGORN 8E10S. 


thrwyadl i, a diwygiad buan yn Nosbartliiad y llyfrau, y dylcd- 
ŵn am danynt a geisiem ddweyd, a hyderwn na fydd ein eais 
yn aneËTeithiol! 


AT LYWYDDÍON CYNNADDEDDAU A CHANGENAU! 

Dtuedion am Etfrad.— Mae mawr anghen diwygiad cyflF 
redinol — trwyadl mewn rhai manau yn yr oruchwyliaeth 
bwysfawr hon perthynol i eglwys Dduw. Wedi hir wasgu ein 
cîustiau gan ddysgwyl i’r addunedau a geid esgor ar ffeithiau a 
lleihau y dyledion am lyfrau, a’i weled er hyny yn cynnyddu 
yn gyflym o hyd, beb nemawr eithriad, gorf'oda y ffaith ofidus 
— ddrwg argoelus hon ni i alw sylw y rhai y perthyna at yr 
achos o hyn, ac i ddyfeisio a gweinyddu meddyginiaeth an 
ffaeledig a buan iddo. 

Dallineb hollol a achosa i neb feddwl fod talu am y Ilyfrau 
a gyhoeddir gan egìwys Dduw yn ormod o dreth arnynt ; 
diffyg chwaeth yn eu cylla ysbrydol am ymborth i’r enaid yn 
unig a faga y clefyd marwol yna } T n y meddwl, canys hollol 
groes yw y ffaith; eu lleshâd penaf hwy yw y prif ddyben o 
gyhoeddi, ac mae eu lles yn gynnwysedig yn eu pryniad 
hwythau o’r llyfrau, eu darllen, eu gwerthu, ac mewn talu am 
danynt yi hrydlon. Lleshâd y Síúnt sydd yngolwg gweision 
Duw yn cyhoeddi egwyddorion y bywyd drwy y wasg yn gys- 
tal a thrwy ou pregethu iddynt. a’r sawl na foddiona i dalu 
traul y naillfely llall yn gyfiawn, a fforftetia ei hawl i’r lleshôd 
o wasanaeth y naill fel y lla.ll. Eithr ni raid i ni ymresymu 
ar y pen yna; nid diífyg chwaeth y Saint am lyfrau, ac nid 
eu hesgeulusdod i dalu am danynt yw y prif achos o gynnydit 
y ddyled, ysywaeth, er fod lle, a mawr anghen gwelliant yn 
hyn, fel y profwn yn fuan. 

Yn mlilith y Dosparthwyr yr ydym wedi cael yr annhrefn 
mwyaf oll. Drwy ymchwiliad i’r fusnes hon yn ddiweddar yr 
ydym wedi cael gafael ar rai allweddau i ddadgloi y ilirgelwch 
o gynnydd y dyleiiion am lyfrau ; sef, fod yr îs-ddosdartbwyr 
yn rhy fynyeh heb gadw cyirifon o’u derbyniadau ond eu eûf. 
ac heb ystyried cyssegredigrwydd yr arian hyn, yn eu cael yn 
gyfleus iawn i ateb eu gofynion personol, i dalu y sliop. i brymi 
gẃn newydd i’r wraig, traul taitli i ddw fr y môr, i rodiaua, ueu 



ODGORN SEiON. 


251 


unpeth arall a fo galw ar y prydj yn bwriadu eu talu i’r prif 
ddosparthwr riiyw amser pennodol, bid siwr, pan gado y 
u draw," y “ pay ,” neu ryw arian mawr ar ol marwolaeth hem 
fodryb, neu arian dirifedi sydd yn llwydo er vs oesoedd yn 
y Chancery ar fìn dod i’w grafangau ef ! O na, dim meddwl am 
anonestrwydd yn y peth wrth gwrs, ond methu cael ei amcim 
ar y pryd addawedig, nid oes ond addunedau i’w cael am ys- 
paid, hyd nes bydd y rhai hyny wedi suro, acyntau wedi crino, 
— Ysbryd Duw wedi cilio odaiwrtho i'el oddiwrth blâ, ac erbyn 
hyny cewch dafod drwg os gofynwch am arian, allan ag ef i’r 
byd wed’yn dan gredu ei fod yn rliydd yno oddiwrthynt! (; s 
oes Llywyddion Cangenau yn adnabod rhyw betliau yn debyg 
i’r darlun uchod, gofynwn iddynt ein hysbysu ar bwy yr oedd 
y bai mwyaf am adael i’r fath un gael rhafif mer iiir? O na, ni 
ddylid caniatàu i Ddosparthwr na Llywydd ddefnyddio un 
gciniog o arian y llyfrau, nac unrliy w arian arall at ddim ond 
yr hyn y perthynant. Os bydd îs-ddosparthwr heb dalu i bob 
cynghor, chwilied y Uy wydd i’r achos o hyny yn y fàn, ac os na 
chaiff foddlonrwydd dyger ef i Gynghor, ac os yn anghyfiawn, 
nid yn unig symuder ef o fod yn Ddosparthwr, ond gwneled 
iawn cyfaddas a boddhäol i’r holl Saiut am ei drosedd yn eu 
herbyn, canys gwas i’r Gangen yw yr îs ddosparthwr, o’u 
dewisiad eu hunain, a hw r y ydynt ei feichiau i dalu ei ddyled. 
L'elly am y prif ddosparthwr i’r Gynnadledd; a dyledswydd y 
Llywydd yn arbenigol yw gosod dynion i chwilio i'w fusnes, a 
dyledswydd unrhyw un a ŵyr fod esgeulusdod yn hyn yw h>s- 
bysu hyny i'w Ly wydd, ae yna, os na ddiwygia, i ni. Felly yn 
y gangen hefyd. 

Er mwyn rhagflaenu annhrefn o’r fath, a hwyluso i ìawn 
drefnu cyfrifon, cylioeddasom dafleni pwrpasol i’r Dosparthwyr 
i wneyd i fyny y llyfrau ar law yn ol pris y Swyddfa, a dyled 
ion y cangenau ar y naill ochr, a gofyniadau y Swyddfäau i w 
cyferbynu ar yr oehr arall, y gwahaniaeth a brawf ddv!ed per- 
sonol y Dosparthwr, yr hyn, gweled pob Llywydd ei fod yn 
cael ei dalu ar y pryd. Gyda hyn oeithriad, gall yr un tafleni 
ateb i’r îs ddospartbwyr, sef, na chaniateir iddynt gyfrif dyled- 
ion personol ar eu taôeni, canys y rnae coel yn hollol waliardd- 
edig gan gyfraith yr eglwys. Eitlir os dewjsa y dospartbwr 
gymmeryd arno y cyfrifoideb o wneutbur liyny o gymmwyuas 



252 


UDGOltN 6EION. 


i’r derbyniwr neu dderbynwyr am yspaid, craffer, mai ar ei 
jiyfrifolileb ei liun y gwna hyuy. Gwelsom restri hirfaith- 
ifoìofnau nieithion yn (ldiweddar o enwau personau dyledus am 
lyfrau, ac ar eu cyfer, o ychydig sylltau liyd bunnoedd! Iía- 
wyr'. pa syndod fod amryw o honynt wedi digio Duw drwy 
hyny, a gwrthgilio yn ddiau o’r eglwys o’r herwydd, rhai mewn 
gwledydd ereill, oddiyma hyd Awstralia, ac enw ambell swydd- 
og heb dalu am gymmaint ag un geiniog am Udcjorn erys mwy 
nâ blwyddyn. í)im llai nâ £9 14s o ddyledion personol fel hyn 
heb nemawr neb yn gyfrifol inewn un gangen, a swmiau llai 
meini manau ereill! Frodj*r, niae y fatli wastraff ar eiddo 
Duw j'n anghyfiawn hollol ! Ni ddyry Duw oruchwyliaeth 
fwy i’r sawl a allant fod inor ddiofal ac afradlon mewn stew- 
ardiaeth mor fechan à llywyddu Cangen, neu ddosparthn 
llyfrau ! At gario ei waith Ef, cofier, y mae elw y llyfrau (pe 
liae elw yn lle colled yn bed hefyd) i gael eu defnyddio, sef er 
ymfudo y tlodion tua thref. adeiladu Seion, a’i themlau, Stc. 
Diwygier, ynte, Frodyr. Bydded i lob dosparûiwi' fyned yn 
ddioed at y dyledwyr hyny, a chael ganddynt dalu yn ddioed — deg 
i un ar nad liawddach cynt nà hwyraehi wueyd hyny; ac os 
nietlia Iwyddo ysgrifened eu henwau a’r swmiau dyledus yn 
gvwir, a rhodded ef i Lywydd y Gangen i’w ddarllen ar gy- 
hoedd y cwrdd Saint nesaf, ac os na etyb y rhybudd barned 
cvnghor o henuriaid y Gangen beth fydd ei haeddiant. Gwneler 
hyn goreu po cyntaf, canys os gwelir wedy’n y bydd colled 
anocheladwy drwy ysgymundod, neu, os o herwydd tlodi y 
bydd y Gangeu mor haelionus â thalu dros y gonest tlawd» 
goreu po cyutaf iddynt gael deall i» faint fydd, a'i dalu yny 
tim. lJylid gwneuthur hyn bob chwartcr, a gwneyd casgliad bob 
rhwut ter i wneyd i fyny y golled os bydd colied yn y chwarter, o 
herwydd rliyw ddiffýgiadau, yr hyn, os na ellir ei rwystro yn 
hollol o hyn allan, a ragflaenir hyd y gallo y Llywyddion, 
hyderwn. 

U dan boh amgylehiad mae y Dosparthwr yn gyfrifol am yr 
oll a dderbynia hyd y gallo dalu, eanys. fel y nodwyd, heb 
genad y Gangen nì fedd hawl i roddi eoel drosti, nac i ofyn iddi 
rlalu yr hyn a goelia efe allan. Tra mai pleser fydd gan bob 
Cangen dalu pob dyledion gonest dros dlodion, gobeithiwn y 
rbagwela y Llywydd y cywilydd a’i hamdöa ef os gadawa i 



roGons seioh. 


25î 


anrhyw anonestrwydd personau gael ei dafln yn faich ar e> 
Gangen! 

Dyledswydd y Llywyddiaeth hefyd yw cynnorthwyo y Dos- 
parthwr, drwy annog yn y cyrddau, &c., i brynu, ac am i'r oll 
a ddyniunant les dynion a tfatr Duw ei gynnorthwyo i werthu 
y sccc/c ar law yn mholi dull a allant; canys y mae traethodu 
yn Uesiol fel pregethu, Dywyddu. neu unrhyw gyfran arall o’r 
gwaith a ofyna Duw genym, ac fe'i gwobrwyir fel y 
eyfryw. 

Mae un peth arall ag y dymunwn alw sylw Llywyddion a 
Dosparthwyr ato, mewn cysylltiad â dosparthu llyfrau, sef fel 
y canlyn: — çaniateir elw am werthn y Uyfrau o tuag un bnnt 
o bob chwech, saith neu wyth, yu ol yr hysbysiad ary llyfrau. 
mae y drydedd ran o hyn i'r îs-ddosparthwr, a'r ddwy ran 
arall i'r prif ; yn awr. nid cyfiawn eu bod hwy yn trosglwyddo 
gwerth wyth neu ddeg punt o’u dwylaw, ac heb hidio cym- 
maint am dderbyn yr arian am danynt, ond am V caffant eu 
rhan hwy i rnewn! Nid Dosparthwr ffyddlon, os gonest, yw yr 
hwn a gadwo y gyfran ddyledus iddo ei hun yn gyntaf, fel 
“ysgub y cwhwfan,” hebddwyn y cynheuaf i mewn i’r Swydd- 
fäan. Mae yn wir ei fod ef i gael ei diiigolledu, trwy fod y 
Gynnadledd neu y Gangen yn feichiau iddo, etto ni ddylai godi 
ei dâl o arian y blaenffrwyth am yr oll a ddyry allan. onide, 
gwelir ei fod ef wedi medi y brasder oddiar yr oll sydd yn 
sefyll ar law yn mhob cangen, heb wneyd nemawr neu ddim 
ymdrech i’w gwerthu, efallai. Cofier nad chwalu eiddo yr Eg- 
Iwys, po fwyaf yw swydd Dosparthwr, ond y mae casgìu yr 
arian am y cyfan yn gymmaint dyledswydd arno â’r gwasgaru. 
a'u taìu i’r Swyddfäau yn ddioed mor bwysig a’r naill a’r llall. 
Gwelir yn amlwg y byddai caniatau i’r Dosparthwr i dalu eí 
hun o’r arian cyntaf a ddelo i’w law am ei ran ef o’r oll a aeth 
allan, yn rhoi skimer yn ei law i liela yr holl hyfen melyn 
oddiar ddysglau llaeth ei gymmydogion, a gadael ei olynwr i 
werthu“llaeth skim,”heb ddim tâl ara ei draffertb, neu i'w 
gadael i lwydo yn y fan, ac anfon am ereill fel y gallai yritau 
wneyd yr un modd ! Eithr nid felly, frodyr, y dysgasom ni 
Grist. ac nid fel yna y dylai neb wneyd â’r eiddo a ymddiried- 
odd Duw dan ei ofal. ymdrech deilwng y Dosparthwr yn 
anig i gasglu yr ell sydd ddyledus a’i teilynga i gael ei ran o'r 



tDSOUN SEION. 


2W 

arian a rlâl i mewn, ac nid i’w d.ilu ei liun, yr oll am y cyfatl 
i’JjJ' allin, o'r ychy.iig a diiaw i’w law gyntaf. 

Mae canlyniadau ereill etto o beiriio talu am eu llyfrau, ag 
yiìynt bwysicach a mwy niweidiol fytli, nâ’r oll a nodwyd, yit 
enwedig i’r dyledwyr, sef, y ffaith o fod yr esyeulusdod, os nad 
yr cmouestrwydd hyn yn digio Duw, ac yn amddifadu yr euog- 
ion o’i Ysbryd Glâti. Mae hyn yn ffaith alarus, eithr wedi ei 
phrofì yn ddiammlieuol i laweroedd, heblaw i nyni, drwy 
ormod o esiamplau : ae os oes un a ammheua, chwilied i hanes 
gweithredoedd y dynion liyny sydd yn llesg, yn glaiar gyda’r 
achos, ac yn dirywio i dywyliwch, ac oni chânt allan brofìon 
digonol mai dyma ddechreuad y malldod -y mwsagl a wywodd 
ireidd-dra y prcn, os nad dyma wreiddyn y drwg a dechreuad 
v ddarfodedigaeth andwyol ar naw o bob deg amgyleliiad, ar- 
gyhoedder ni o’n camsynied. Mewtt ariioliad i’r plâ angeuol 
hwn o flaen Cynghor o ngeiniau o swyddogion yn ddiweddar, 
cyd-dystiau llaweroedd eu bod hwy wedi cael profion eglur- 
hàol ntai y rhai tlota a mwyaf diffrwyth bob amser braidd 
oedd v rhai a gyfranant leiaf at gario aclios Duw yn mlaen, ag 
vdynt hwyrfrydedicaf i dalu am eu llyfrau. hyd nes mae yn 
ddinreb gyda llawer ntai canlyniadaü dieithriad braidd o’u hes- 
geulusdod o’r dyledswyddau pwysig hyn y w eu tlodi tymmorol 
uc ysbrydol. Ac onid yw liyn yn egwyddor gydrywiol â phob 
egwyddor arall yn eglwys Dduw? Onid yn ol eu gweithred- 
oedd y mae Duw yn talu i’w tioll blant? Gŵyrpob Sant mai 
po f!Vddlonaf y cyflawna efe ei ddyltdswyddau y benditbia Duw 
ef • mae byny yn profi liefyd mai po leiaf a w.,elo lleiaf a gaiff, 
po leiaf a gyfrana at aclms Duw po leiaf a fendithia Duw ar y 
gweddill a feddo. Os nad gwir hyn yn mhob peth nid gwir yn 
nnpeth; os uad gwir ir.ewn petliau arianol nid gwir yn yr 
hvn a elwir yn fwy ysbrydol ; ac os felly, nid dwyfol y grefydd a 
ofyna y riaill betli na’r llall. Lleshâd personol y diffygiol a’n 
eymhella i alw sylw manwl Llywyddion at hyn, ynte, yn ogys- 
tal â phethau ereill. Holed y dyn ef ei hun ag sydd yn teimlo 
oi hun yn myned yn dlotach, po fwyaf a wingo yn ei erbyn, a 
phan deimlo fod Ysbryd Duw yn cilio yn raddol oddiwrtho, 
ehwilied i mcwn onid ei esgeulusdod i dalu i Dduw a’i achos ei 
gyfiawn ofynion yw y prif aciios o hyny! O leiaf, mae ya 
Ifaith rhy anhawdd ei chuddio fod argoelion o wèn y aef— ffyn- 


CDGOitN se:ok. 


255 


ìant a bcnclith ar gorff ac enaid y cyfranwr haelionus, ar eí 
deulu a’i feddiannau, tra y mae effeitliiau holloi groes ar ei 
trymmydog agosaf sydd a’i galon rhy ganedig i gyfranu ychyd- 
ig o’i lawer i’r Duw sydd yn benthyca y cyfan iddo, a’i einioes 
lieblaw hyny. 

Mae Llywyddion yn ddiwyd ganinoladwy i anfon yr athraw- 
•im, a myned eu liunain ar ol ac i geisio adferyd y rhai Uesg i 
fywiogrwydd, eitlir pe vr iawn ddeallent eu clefyd, annogent 
hwynt yn y lle cyntaf i wneutliur cyfiawnder à Duw yn y 
petliau hyn — dyma wreiddyn y drwg, neu yn nes iddo nag y 
meddyliodd llawer! Dyma ffordd effeithiol i adferyd y Uesg, 
ynte. i fi'yddlondeb. Gwir mai cliwerw yw physigwriaeth bob 
amser braidd, felly yma ; etto, po cliwerwaf yw i’r genau po 
fwyaf ei angtien ar y cylla, ac felly yn liyn. Annogwn y Claf 
o’r clefyd hwn i gymmeryd y feddyginiaeth anffaeledig hon er 
rnwyn ei gorff, ei gysur, a’i enaid. 

Nac ystyrier ein bod yn dweyd yn rhy eglur ar y mater hwn, 
ac ni feddylia y dieuog hyny ychwaith, ein dyled yw i’r Saint 
gonest, ac i’r anffyddlon er eu hadferyd i eglwys Dduw, yn ol 
yr oruchwyliaetli a ymddiriedwyd i ni i ofalu dros y pethau 
hyn; ac mae y dyfodol argoelus yngwyneb y ffaitli ofidus o fod 
tiyled y Cynnadleddau Oymreig i’r Swyddfa lion wedi cyn- 
nyddu £123 7s 8Jc yn yr hanner blwyddyn olaf, ac i Swyddfa 
Liverpool yn gyffelyb, liyd nes y n>ae yn aros i'r flaenaf yn 
awr yn ddyledus am lyfrau y swm o £G16 lls 9Jc, ac i’r olaf 
nemawr lai ; mae y symiau dirfawr hyn yn ein symbylu i alw 
pawb at eu dyledswydd. 

Yn ngwyneb hyn nidydym ni wedi «yhoeddi yr Udgop.k ond 
ar yn ail yn l!e bob wythnos, fel yr oedd cynt, ac yn y cliwarter 
mynedol, heb atifon nemawr draethawd dimeu i unman, pan y 
gwyddom yn dda ddigon fod yn ngdlu y Sainti werthu amryw 
fìloedd o draethodau bob wythnos, heb gostio iddynt geiniog 
o’u liarian, ond en ffyddlondeb, pe gwnelent liyny. Eithr mae 
y ffaitli fod y dyledior, yn cynnyddu po leiaf o lyfrau a gaffant, 
yn y cyfartalwch, yn profi yr anglien o’r sylwadau liyn, ac ym- 
cliwiliad trwyadl y Lly«yddion i’r achosion o hyny, ac i weled 
loi iawn drefn, cyfiawnder a fiyddlondeb yn hyn fel yn mhob 
peth arall, rliag ofn y bydd Y’sbryd Duw yn ymadael yn hollol 
á bwynt, o herwydd eu hesgeulusdod; ac yr ydym ni mor ddi- 



UDGORN SEJON. 


27)6 

ysgoj yn y pwnc hwn fel na chredwn y bendithia Duw ett 
hyradrechiadau â llwyddiant lawer, hyd oni lanhânt eu heg* 
lwysi o'r “ Acan,” neu y “ Jona” hwn. Dysgwyliwn fwynhau 
y pleser o weled effetthiau y sylwadau hyn, drwy foil y Liyw- 
yddion yn rieffroi at y gwaith o ddifrif, yn dethol y llyfrau 
sydd ar iaw yn eu cangena-u yn gyfrolau, &c, yn làn a thrcfnus 
yn y stocí ar iaw, a rhoi y rhai nad ydynt farcltnadol yn nwy- 
law y Saint i’w gwerthu hyd y gellir, a thalu i’r dosparthwr ara 
danynt. Catìfer iawn drefn ar hyn, a dilyner yp. mlaen mewn 
oytìawnder, a cheir bendithion nef a daear yn gydfynedol â 
hyny, yn gan-waith mwy nag y dychymygodd neb. 


rtYLeOION AV) LYFHAU AR Y GWAHANOL GYNNADLBODaU, AN 
Y CHWAHTEH YN TERFYNU, MEHEFIN 30, 1854. 

Mynwy, £65 1 Is 2Jc; Dwyreiniol Morganwg, £175 15s l^c; 
Brycheiniog, £9 17s 1 1 c ; Corllewin Murganwg, £154 8s 64c; 
Llanelli, £61 4s Sóc; Caerfyrddin, £27 lOs; Sir Abertettì. 
£16 I4s I0|c; Sir Fflint, £22 lOs 5}C; Dyffryn Conwy. 
£12 3 4|c; Dinbych. £17 I8s Ofc; Gogledd Penfro £7 7s 7^c; 
Mòn, £18 15s 4Jc; Cang. Gym. Liverpool, £2 8s 5c; Sit Ben- 
ífordd. £4 2s lc; Meirionydd, £13 1 7 s 1 l^c; Deheu Penfro, 
6s 4Jc; Swyddfa Liverpool, £5 19s 7jc. — Cyfan£6l6 lls9|c. 


DeRBYNIADAU AM LyFRAU 0 GORritENAF 19 HYD 31, — B. 
Evans, £2; B. .Jones, £9 ls7íc; G. W. Davies, £3 6s 5c ; 
C. Harmon, 8s 2c; W. Lewis, Gorllewin Morganwg, £5 2s 7c. 

ggf Gwthiwyd Hanes Cymmanfa Gyffredinol Seion. a hanes 
dyddanus amryw Gymmanfaoedd Cymreig, ynghyd â goheb- 
iaethau dyddorol allan o’r rhifyn hwn, y rhai yr ymdrechwn 
wthio i mewn iddo y cyfleu cyntaf. 

*,* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaiiadau 
i Capt. Jones, " Uclgorn Seiorí’ Office, Swansea. 


CYNNWYS1AIÜ. 


Deoddeefed F.pisiol Cyffrediiiol.,, 

Llythyr o’r Dytfryn 

Dyled CymtadleddîOrllewinol Moiyanwg 

Mrnepiad Cy fr itiiadol ***• 

yolyayddiaeth,— Epistol y Biif Lywyddiaeth. — Newyddion o‘r Dyttryn, 

Y Owirfoddoliaid — Bro Morgamvj», — At y Llywyddion 

At Lywyddion Cynnadleddan a Changt-uau 


241 

•244 

•2-U 

24f 

24** 

25« 


A B E R T A W Y : 

RCBáMWTD A CHTHOBPBWTn tlA>' D. JONEfc. 



UDGOllN SEION, 

> LU 

.#rmt f) j#atnL 


Rhìf. 17.] áWST 1S, 1S55. [Cvf. VIII. 


DEUDDEGPED EPISTOL CYFFREDÎNOL 

ui'iu'yddiaeth Eghnjs lesti Giist o Saint y Dtdcliau DiwedtfaJ. n( 
v Saint yn Nyffrynaedd y ilynyddaedd, ae yn uasgarediŷ tr wy 
yr holl fyd. 

[Fai llati » tltlfl. 214 ] 

Y mae ein gR'eíthfeydd cyhoeddus wedi myned yn eu blaen 
,>n ddirwystr. Gorphenwyd y mur adohie oiidiamgy lch y Temple 
31ock, a darparwyd a gosodwyd llawer o’r crib-feini. Gor- 
ihenwyd y Cynnysgaeth-dŷ sydd ar y Temple Block, a gosod- 
vyd cryn lawero sylfaen y Deml. Rhoddwyd y peiriant siwgr 
n Big Kanyon Creek ar waith. ac y mae eẁr delieuoly Sen- 
idd-dŷ yn Fillmoreyn cyflymu at ei orpheniad. 

Adeihidodd y Degau a Tlirugain neuadd gyfleus, yr hon a 
ìdefnyddiwyd yn iìed gysson drwy ygeuaf, er na ddechreuwyd 
■u hadeiladu cyn y 13eg o Awst. 

Y" niae gwelliadau mawriou dinasyddol a gwladol wedi cael 
u gwneutlmr, sydd yn achosi syndod yn niliawb a sylwant, 
;an yr hwylusdod a’r Uwyddiant anghydmarol sydd wedi cyd- 
yned á'n lioll ymdrechiadau. Mor. deilwng o’n cydnabyddiaeth 
■w yr lioll íendithion liyn i’r Tad tyner hwnw a’n hamddiffyn- 
dd rhag ein gelynion, ac a wlawiodd ei fendithion arnoni. 
’arodd i’r ddaear ddwyn allan ei hŷd yu eì nlierth, a’i hras 
írwythau er cynnaliaeth dyn. Y"r elfenau liefyd a fuont 
ynuorthwy ol, a dyfrliâd nieithrinol y cyr.nar a’r diweddur 


25 « 


ÜBGORN SÉ10?r. 


■wliiwina ni attìiliu-yii, ac ni fethoiid tno ffryiiian y 

liiynydduedd yn ett diwalliad arferol. Hel’yd, fe ddygwyd 
helHethacii diwalliad o nwyddau i mewn i’n Tiriogaeth nag 
arferol, am lr.i rai, er liyny, y mae mwy-fwy o aiŵad o hyd, ac 
er y fod llawer o ddefnyddinu gwisgo yn cael en gwneuthui' 
gan y bobi, Bu gweitlifeydd n ehynnyreh cartrefol yn ran o'n 
hymroadau masnacho), yinarferyd yr hyn yw dyledswydd polr 
Sant. l r r unig lwylir ydyw a alhrn ddilyn gydag unrliyw 
sicrwydd am ein rhyddid, ac o barliau hyny o ryddid a feddwn. 
megys anriieg werthfawr. oddiwrtli ein cyn-dadau a'n ))uw. 

Gwna ein Crefydd Santaidd ni eia goS"d mewn gwrtli-dar- 
awiad i gyfeihornadau hir-Sefydledig, a thraddodiaoau canrii- 
oedd, y rliai sydd boblogaidd drwy y byd ; o ganlyniad yr 
ydyin o angbenrliaid yn bobl ymneillduedig, hunan les a cliad- 
wraetli }>enaí’ pa rai sydd yn ymorphwya ar undeb a hunan- 
ymddlbyniaeth, ar yr ymarferiad o rinwedd, diwydrwydd, a 
sobrwydd, ac arddangosiad o’n ff.' dd drwy ein gwcithredoedd 
inewn mawrygiad o’n Hoffeiriadaeth, ac ar wasanaethu c 
hnnom eiri l)uw drwy gadw ein liunain yn bur a difrycheulyd 
yn y genedlaeth ddrwg a godinebus hon. 

I'r perwyl yma yr ymgasglwn allan oblith y byd, ac o her- 
wydd liyn yr ymddibynwn ar eän cywreinrwydd a’n gallu ein 
hunain i gynnyrehu o’r elfenau a’n hamgylchynant beb math o 
ymborth a gwisgoedd sydd yn anghenrheidiol er ein defnydd 
neu ein cysnr. 

Frodyr, byddweh ddoethion, ac ystyriweh gynnyrchiadau 
tramor megys pethau nad ydynt gymhwysiadol nac wedi eu 
bwriadu i Israel, a tiiynwch eich diwalliadau o ystôrdy rnawr 
jiatur — o’r cyflawnder o’r brâs ddefnyddiao a'n hamgylchynant, 
er eu bod heb eu darganfod, pa rai ydynt yn holiol o fewn ein 
cyrhuedd. 

Ft-1 y parha drygioni. anghydfod, a dyryswch i ffỳnu a e’nyn- 
nyddu ar y ddaear, ceníÿdd y Saint nad yw yr amser yn mhell 
pan, wrth bob tebygolrwydd, y gorfodir hwynt i ddilyn y 
llwybr yma er eu hiachawdwriaeth eu hunain. Gymmaint 
hawddach ynte yw iddynt ymbarotoi tra en hamgylchynir í 
lieddwch a llwyddiant. Gymmaint grrell yw gwneuthur yr 
hyn sydd yn iavrn, ac yn anghenrheidio! ei wneuthur, dan yr 
aingylcliiadau ruwyaf fl'afriol nac i aros hyd oui fydd anghen 



ÚtJCOTlN SEION. 


25fe 

îlỳrn yn gorfodi. -Dywedwn, ynte, wrth yr lioll Frodyr a’r 
Cliwiorydd yn Nyífrynoedd y Mynyddoedd hyn, dysgwch 
yn a» - r i wneuthur eich holl ddilladau eicli linnain. ac hei'yd 
cefnogwch y llaw-weithydd a’r eynnyröhydd cartrefol, a dc-ued 
y cyfryw a fwriadnnt ymgartrefu ynid a phob math o beirian- 
nan a arbedant lafur-waith, a’r cyfryw bethau er ei wneuthur. 
ar nas gellir eu cael yn rhwydd yma. Dyger hefyd hadao 
eotwn a íerase/. a hàd er codi pob math o ddefnydd lliwio llysieuoi 
a phob math o hadau (frwythau a blodeu, impau liefyd, a phlan- 
igion gwinwydd; caffer a gyrer y mathau goreu o aniteiliaid. 
A bydded i’r rhai a feddant yn awr y pethau a enwyd eu cadw 
yn ofalus, fel y cynr.yrcher y gorenon o bob math o ffrwythaü 
áe anifeiliaid, ac y gwellhaer ar y rhywiogaethau a’r mathau 
gwaeiaf. fel y ceir yn ein plith ddicofiedd o bob peth fydd er 
cin llesliüd neu ein cysur, neu a fydd liyfryd i’r llygad, neu yn 
addurn i‘r ddaear. Er cefnogaeth i gynnyrchwyr ffrwythau. 
J'hoddwn un engliraifft o’r ffaith, y fod peaches yn ystod y ped- 
air blynedd diweddaf wedì addfedu ar goed a dyfasant oddi- 
wrtli vr hád a hauasom. oddiar ein sefydliad yn y dyffrynoedd 
hyn. ac y mae coed afalau wedi dwyn ffrwytli, er nnd yn y fath 
gýflawndèr, er ys dwy fiynedd, ac y mae argoelion teg y dygar.t 
lawer o ffrwyfch y tymmor hwn. 

Ar y 27ain o Fehefin dechreuodd y Gymmanfa a benodwyd 
ar ddiwedd Cymmanfa Ëbrill. a chynnaliwyd lii am ddau 
ddiwrnod, yn mha amser y danfonwyd llawer o genadon i’r 
Unot Daleithiau, yn mhlith pa rai yr oedd yr Henuriad John 
Taylor o Gorwm y Deuddeg Apostol, yr hwn oedd i fyned i 
ddinas Caerefrog Newydd gyda gólwg ar gyhoeddi newyddiad- 
ur yno. Dewisiwyd Jolm Smith. mab Ilyrum Smitli, yn 5'at- 
riarch llywyddol dros yr holl Eglwýs. ac ordeiniwyd ef i'r eyf- 
ryw swydd, gyda ei lioll allweddau a’i hawdurdod, ar y ISfed o 
Chwefror. Yr oedd hyn er llanŵ y gwagle a wnaed drwr 
farwolaeth ein hanwyl Batriarch a alarir ar eiol, scf yTad 
John Smith, yr hwn a fù f'arw ar yr 22ain o Fai, 1854, yn dri- 
ugain a tluiir ar-ddeg oed. 

Yr oedd y Tad John Sraith yn frawd i Joseph Smith yr 
henaf. yr hwn oedd dad y Propiiwyd, a’r Patriarch cyntaf yn 
yr Eglwys. Dilynwyd ef yn y swydd hono gan ei fab Hyrum, 
ì'r hwn y cyflwynodd hi cyn ei farwolaetb, ac wedi ei faritr' 



BDGOfiX à£ioS, 


2M 

ef, Uewiswyd y tad .lolm Smith, gan nad oedd gan lírrutn 
fab mewn digon o oedran i lauw y cyfryw swyiìd ar y pryiS 
ìiwnw. xVetli y Patriarch parcheilig ac anwylnidd i’w orphwysfn 
yn llawn o ddyddiau ac anrhydedd, wedi rliedeg yr yrfa gydag. 
amynedd, a pharl au hyd y diwedd, a galarwyd ar ei oi gais 
filoedd, ar ba rai yr oedd wedi gosod ei bareheilig ddwylaw i 
gyflwyno benditli batriarchaidd, drwy ririwedd ei swydd a'i 
Otreiriadaeth Santaidd. t'ofir efyn hir gan y Saint megys Tad. 
benditliion yr hwn a gyfrifwyil o fawr werth, ae yn gyí’ry w a 
barhant yn gysur ae yn galondid drwy gyfnewidiadau amryw- 
iol bywyd o bererindod yn y enawd. Wedi dyoddef erlidigaetls 
gyda ein brodyr a aethant o’r blaen, gwanhuodd mewn corffol- 
aetli ; ac er iddo gael ei adael i fyw am ycbydig flynyddau 
hyrion mewn llonyddwch a heddwcli yn Kyffry neciìd y Myn- 
yddoedd. etto yr oedd y methiadau arno a achoswyd drwy 
gynimaint tywydd ealed a chynniíer o derfysgoedd, drwy ba 
rai yr oedd yu dyughed y Saint i ymdeithio; eithr craffder ei 
feddwl a’i synwyr a arosodd yn ddisigl hyd y diwerìd. 

Felly y mae un o ddynion mawreddog y ddaear wedi myned 
i orphwys, yn barotüedig i ddyfod allan gyda gogoniant, anfar- 
woldeb, a bywyd tragywyddol, pan y rhoddir Allweddau yr 
adgyfodiad i Offeiriadaeth yr Ilollalluog i weinyddu ei gallu 
etto ar y ddaear. 

Vn ystod y flwyddyn fynedol mwynliausom dawelwcli gyda’r 
brodorion, ar ol gwneuthu r ammodau o hedrlwch gyda Walker. 
V Blaenor Indiaidd, yr hwn a gyíarfuasom i’r perwyl hwnw yn 
Ciiicl.in Cieelc, swydd Juab, ar yr I leg o Fai diweddaf. V mae 
gtnym aclios mawr i gydnabod llaw yr Arglwydd yn attaliad 
yr anwariaid hyn rhag rhuddo ein sefydliadau à gwaed y Saint- 
ac yn nghadwraeth ein brodyr rhag dinysîr trwyadl. eanys nid 
ues ondei allu Hollalluog Ef wedi rhwystro y fath alanastra. 

Y mae rhai o’r Sefydliadau, pan yn gweled a thcimlo drwy 
hroüad chwerw y perygl ofnailwy yr oeddynt ynddo, wedi 
i-yiBUieryd at ddiogelu ychydig arnynt eu liunain d-rwy goiii 
amgaerau, &c. ; ond y mae yn ílinder ariiom i orfud dweyd fod 
yr amddiffynfeydd hyn gan mwyaf beb eu gorphen, ac nid yw 
Uawer o honynt o nemawr les. Pa hyd y parlià yr Arglwydd 
i estyn ei ofal amddiffyniadol, a goddef y fnth esgeulusdod an 
esgusodol, a difaterwcì» o’i gynghor a'i gerydd ysgafn. sydd eu * 



CDG-IIts SlîIOtî. 


26i 

IV nrcleiî. V mddengys mai ojm gynteii ag y âaetli lieJòweh í 
wemi etto arnom. y fod perygl wediei anghofio, ac wele ninnau 
yn ymollwng eilwaith i’r un difaterwcli diofal ag sydd bob 
amser wedi liynodi ein hymddygiadau yn y dyfi'rynoedd hyn, 
cyn lielled ag y mae yn dai cyssylitiad ag i ni fod yn ddigon 
parod i gyfarfod a’n gelynion sier. Dywedwn wrtliyeh, frodyr, 
nac ymfoddlonwch ychwanegary fatii esgeulttsdod pechnduru* 

— na ddiystyrweh ychwaneg ar gynghor a thaer ddeisyfiadau 
•eicli brodyr. ond mawrygwch yr ennyd bresennol o heddwcli a 
îlwyddiant drwy ddiogelu eieli hunain, ac ymbarotoi erbyn 
tiydd blimierus. 

Tuag at yr Indiaid parhewch i arferyd amynedd, cymmwyn 
asgarweh, a chyd-ddygiad; rhoddwch îddynt eich flydd dros'eu 
hadfcrial o’u sefylifa wael; gweddiwch drostynt. a dysgweh 
hwynt. fel y meddianno y fath egwyddor ymddiwygio ac ym- 
oleuo en mheddyliau na ddadwreiddir byth mwy, fel y dysgont 
ffyrdd yr Arglwydd, ac yr ymiaweiiliaoiit mewn gwir wybod- 
aeth o Dduw eu tadau. 

Vr ydym yn profi fod yr Argìwydd wedi bod yn raslawn, a’i 
fod yn ateb gweddiau ac ynibiiiau y Saint drostynt. Gwyddom 
fod ei Ysbryd Ef yn cael ei dywallt arnynt, ac i’r aclios yma y 
prioilolwn y gallu sydd wedi eu hattal rliag amlach a chryfacti 
ymrafaelioii Amiogwn cli«i i’w portiii a’u dilladu fel o’r blaen. 
vit!ir na clmliwch un cyfleusdra i’w dysgu i weithio, fel y dysgir 
liwynt yn raddoi y ffordd i diìiwaüu eu hangiienion eu hunain, 
<lrwy en diwydrwydd, yr hon sydd lawer rliagorach ffordd na’u 
cynnai niewn segurdod. Yn rbagluniaethoi yn wirein danfon- 
wyd i’w píith, gnn ridwyn gyda ni eiu crefydd santaidd a’n 
gwareidd-dra. Gan ein bod wedi ein bendithio mewn cyflawn- 
der â phetbau da y ddaear er pan ddaethom, cyfranwn yn liael 
ionus i’r mcibion syrtbiedig liyn o eiddo îsruel, o’r hyn a 
dderbynänsom. ac nid f, i y mae y rhan amlaf o ymddygiad y 
hobl wyn'on tung atynt. sef ymddarostwng yn gyfartal â 
hwynt. a tlirwy byny iselliaucu huuain, a bradychu eu liyni- 
ddiried iiwythau. eiíhr oeisio eu cyfodí a’u dyrchafu liwyut 
atom ni, fei y delont yti wir yn “ liobl wynion a hardd” yn mha 
rai yr ymliyfryilai yr Arglwydd, megys ag yn y dyddiau gynt. 

Bu farw y Biaenor I.idiaidd. Walher, wedi ychydig ddyddiau 
o gîefyd, yn agos i Ddinas Filluiore, ar y 29ain o lomiwr, ac y 



UDGORS SEiùS. 


aöä 

mae yr Utiaid w-edi dewis ei frawd Si.-n a roek, yr !iwn a aiína. 
byddir yn gyífredin gan y bobl wỳnion wrth yr enw Arrow- 
peen, i fod yn Brif arnynt 

O herwydd anwybodaeth yr Indiaid, ac am ea boiî yn deall 
eyn Ueied ani natur a chyfrifoldeb gwnreidd-dra, nid y w y eyf- 
reithiau ond yn anfynyeli wedi eu gweinyddu arnynt. Betls 
bynag, yn yr achos o lofrnddiad di:u fab yr esgob Weeks n 
ddyöryn Cedrwydd, lieb eyll'röad i liyny. tra yn eludo eoed a 
pholion o’r Uanyon, y mae duu o'r Indiaid, sef y prif weitlired- 
wyr yn y cyfryw betb, wedi eael eu dienhyddio ar y läfed o tîa 
Medi diweddaf, ar ol eael eu barnu o tiaeu Lits Dosparthiadol 
yr U. D., yr Anrhyd. Farnwr Shaver yn llywydnu. Btto y» 
aclios cyflafan Cadfcen Gunnison a'i gwnnii gan yr IndiaidBali- 
van-te, yn hydref 1853, barnwyd amryw o honynt yn Nephi o 
flaen yr Anrhyd. Farnwr Rinney o Lys Dosparthiadol yr U. 
I>. o’r dosparth hwnw', yr hyn u derfyntald mewn euog-farniad 
tri 0 lot’ruddiaeth yn yr ail radd, a dedfrydwyd hwy yn ol eith- 
afion cyfraith yr Unol Daleitliiau yn y fatli aehosion. Yn yr 
aelios yma deallwn fod llawer o amgylehiadau esgusodol a 
Jeihant drosedd yr I idiaid yn y gyfiafan erehyil hono. Yr oedd 
yn ainser rhyfel riiwng y bobl wynion àr Imliaid, ae yr oedd y 
fintai nodedig yma wedi dyoddef y golled o «n o’u piif wýr gan 
gwnini o ymíudw yr gwỳiiion, y rhata’i ìiaddodd tra yn niyned 
drwy eu gw lad heb hyd y nod aehns o gynhyrfiad. Cyndüeir- 
iogodd hyn gymmaiut ar yr Indiaid liyd uni ddeehreu: sant yr« 
union a ehrynhoi eu galluoedd, ae er na ehyfranogasant o’r blaen 
yn y rhyfel. peuderfynusant ddytbd yn erbyn y sefydliadau, ae 
ynmno à’r lndiaid ereill ag oeddynt yn ihyfela eisces. Yn y 
eyfamser y cyrhaeddodd Cadben Gunnison a’i gwmni i’»- 
gwlad, tra yn dilyn ei alwad mewn yspio fibrdd i reilflordci 
fyneil yn groes i’r eyfandir, ae felly yn rhoddi y eyfryw gyfleus- 
derau iddynt i ymddîal, yr liyn a geisiant mor daer, ae à’r liyn 
yr ymwelwyd mor ddychrynllyd ä’r diuiwed. Dylai hyn fod 
yn wers i bub ymdeithwyr a saetlmnt yr Iudiaid hebaehosi 
eanys er y diehon iddynt hwy ddianc, ysaatfydd y geill y 
cyntaf a’u dilynant fyned yn ysglyfaetli, o achos eu liarbareidd- 
dra anystyriol yr liw n sydd tuhwnt i wylltiueh. Dylai pawb a. 
wyddant am gyfraith, ae a rirafodantyr Iudìaid mor an\ nol ar 
yr un pryd, gaeì eu 4al, yn gyfrifoì am ganlyuiudau eu gwei.Ŵ- 


tìlíGoRN SK<OK. 


2(>3 

îre<3oei3d; pa rai, megys yn aclios y galarus Gunnisor, ydynt 
braidd yn sicr o gael ;>u hyiuweled ar y cytìeuídra cyntaf, ar 
rywrai ag ocddystt licb un eyssylltiad â'r gynncn. 

Nis gellir dysgwyl i’r Indiai 1 yn eu sefyllfa ìscl ac anwybodus 
bresennol, a’u holl draddodiadaa a’u nliatur wyllt ganddynt, i 
•ddeall a gweithredu yn ol manylion y gyfraith, o’r Imn y m.ient 
yn liolloi anwj bo us, ae lieb erined gael uu cytieu-dra i'w dysgu. 
Am liyny y mae yn gweddu i r rliai liyny a bnjl’esant wareidd- 
dra i os<íd .esiampl o’u biaen, ac nid, tra yn esgus gweinyddu 
eyfraitli arnynt, i fod yn greulonacb a mwy llofruddgar nag 
ydynt bwy y naiil ar y llall. Vstyried pob personau o'r fatli y 
ffeitbiau liyn, a gweitbreder yn ddoetli, rl'.ng y liydd gwned eu 
lladdedigion i gael ar eu go irau bwy eu bunaiii; ac frodyr, 
•byddweli ofaius rbag ieliwitliau liefyd sengu ar yr “olew a'r 
gwin,” gwneutliur lloug-ddryiliad o'ch lîydd, a eliolli eielt 
.hiaeliiiwdwriaeth yn nbeyrmis ein litiw ui. 

Yn N'gbj minanfa mis Hydref, yr uedd aoiryw o'r brodyr a 
fuont absenuol ar genadiaetbau tramur yn lireseunol, wedi 
dychwelyd â Uawer o Saint; acer oa chyrhaeddodd y ewmpeini 
diweddaf eyn yr 2Sain o Hydreíi yr oedd yn amser i ym- 
•lawenliau geuym oli, ond yn neiilduol y rhai hyny ag oeddynt 
wedi dyfod yn ddiangol beibio i farwolaetb a dyoddefaint, a 
•chael oanietàd i y mgyfeiUachu mewn lieildwich à’r rhai a fedd- 
•ent yr un ffyild à'u liunain, ac i wrandaw ar ddysgedigaethau 
gweision l)uw yn Seion. Llewyrchodd pob gwynebpryd gau 
lawenydd, ac ui ddygwyddodd dim, yn ystod y tri diwrnod am 
ba rai y parhauodd y Gymmanfa, i atìonyddu yr beddwch a’r 
«undeb a ffynodd yn gyffredinol Dewiswyd yr Ilenuriad 
Horace S. Eidredge i gymnieryd Ue Jedcdiah M. Grant, fel un 
•o suith Llywydd y Degau a Tlirugain. 

Oddiar Cymnjaufa mis Hydref, nid oes ond ychydig wedi 
sjygwydd yn wahanol i betliau cy tfredin ein busnes. 

Bu y gauaf yn dyner anarferol, ae y inae gwaitli wedi gwella 
niewn llawer modd, cystal braidd ag y« yr hàf. 

Cynnaliodd y Senedd Diriogactbol ei .sessiwn arferol o lideu- 
gain diwrnod, ac ymadawasant i gyfarfod aryrailddydd Llun 
yn Iiliagfyr nesaf, yn y Seuedd-dŷ newydd yn ninas Fillmore. 

Y mae amrywiol gymdeitliasau i ddybenion crefyddol, llen- 
yddoi, a, cbelfyddydol wedi cael eu ffurfio, ac y mae llawer o 



rZXS"KX SEÍÖTÍ. 


ÍẀ'i 

íMysgeidiaetli ddefnyddiol weiìi cacl ei rlioildi, fel y mae rreiîí 
íiwneuthur liefyd racwn Hnwer o ysgolion liwyrol a dyildioi, y 
rliai a gadwyd yn fwyaf eyffredmnl yn j’stod y gauaf yn y 
gwahanol ddosparthiadau. Y mne difyrwch hefyd wedi cael ei 
iawn amser a'i le, a chydag eithriad oyehyd'g aflonyddwch a 
uchoswyd gan ychydjg o wyr afreolus o fyddin yr I/. D. r y mae 
amscr eyffrcdinol o loayddweh, iawn drefo, a heddwch wedj 
ífynu yn yr lioll sefydliadau. 

Mewn cydsyniad 6'u gwahanol apwyntiad.iu, aeth yr Henur- 
iad Taylor i Gaercfrog Newydd, Franldin I). Richards i 
Lynlleifiad, Erastus Snow i St. Luais, Orson Speneer i Cincin- 
natti, a P. P. Pratt i Galifomia. 

O herwydd anghyssondel) y Hythyr-gerbyd Dwyreiniol, ni 
ehawsom ond ychydig hysbysrwydd o’u llwyddiant; ond deali- 
asom y fod estynfa wedi ei sefydlu yn St. Louis, a lxxl yno 
newyddiadur a elwir y “ Lumtnary" yn cael ei gyhoeddi yn 
wythnosol. Ni ddeallasom etto pa un a oes estynfeydd ereíil 
wedi eu sefydlu, neu a oes newyddiaduron ereiü wedi eael eu 
cyiioeddi a’i peidio; er y fbd gwasg wedi ei ehael yn Nghali- 
Ibrnia, yr hon a osodir ar waith yr hàf dyfbdoí, dan ofal yr 
Henuriad George Q. Cannon. 

Y mae yr Henuriad Amasa Lymaf) yn Uufurioohyd yn San 
Bernardino, California. ac y mae y gweddiii o’r Apostolion 
gyda ni yn bresenno!. yn ilafurio fel y dygwydda cyfleusdra yn 
amrywiol sefydliadau Utah. Y mne yr Henuriad G. A. Smith 
yn ymwneyd o hyd â lianes Joseph Smith, ae efe a‘i my-n 
mewn ychydig fìsoedd mae yn debyg, wedi ei gwblhau a’i bar- 
otoi i’r wasg. 

Yn y Gymmanfa Ebrill hon sydd newydd fyned beibio, 
rhoddwyd cyfrif eglur o drafodaeth arianol Cwmpeini y 
Drysorfa Ym Barhaus. ynghyd ag eiddo yr E_lwvs, yr hyn a 
ddengys fod eiddo cyfangwbl Cwmpeini y D. Y. Barhaus yn 
cyrhaedd 7 1,005,143 o ddoleri. er nad oes braidd ddoier o hon- 
ynt yn bresennol yn ddigo.n eyrhaeddadwy fel y geiíid eu 
defnyddio er ymfudo y Saint tlodion. Cyfyd liyn oddiar 
ddyledion y cyfryw a esgeulusant dalu eu dyled i’r Drysorfà 
am en hymfudo. Y mae yn ddyledus i’r Drysorfa yn bresennol, 
o’r man yna yn unig tua 57 mil o ddolcri. yr hyn pe y gellid ei 
d?oi yn foddiun defayddiol, a hwylusai lawer ar weitbrecUadau 



rnRoní.- setoîî. 


2(75 

y C« inpcini, a chynnorthwai filooild i ddyfod, y rhai ydynt vn 
dysgwy) ac yn gweddio am waredigaeth trwy y ffordd yna. Yn 
mhob dnll ajr yr ystyrir ef, dylai y brodyr a gynnorthwy w\<l, 
er oii m : iwvn eu hunain, eu brodyr a’r deyrnas. gyfiawni eu 
rliwymau iddi. Mae y pwnc o ymfudo y Saint. en dwyn t» 
ddosparthia iau rliy boblosraidd gwledydd lienach, lle nisgnllant 
drwy eu diwydrwydd mwyaf braidd gae) by wioliaetìi. a lle y 
mae diffyg gwaith yn aml yn peryglu bywyd. a'u dwyn i wlad 
lle y yalîant drwy ddiwydrwydd gyrliaedd digotiedd cyn liir. 
a chyfod yn nghyrhaeddiadau gwybodaeth pa fodd i fvw. yn 
liunan ganmoladwy i'r Saint, ac yn deilwng o’u ffydd a’u hael- 
ioni parotaí'. 

Dengys mynegiadau eyfrifiadol o dderbyniadati a thalindaii 
yr R-jlwys, fod y derbyniadan yn sryffredin wedi eu defnyddio 
at adeiladau, a gwneutlmr gwelliadau eyhoeddus megys y 
Cynglior-dy a'r Oynn ysrnetli-dý. y T.iheniHcl. y nuir oddiam- 
gylch lihan-dir y I )einl, ystôr-dai. y Dernl. &c. Kr carin ein 
husnes yn mlaen yn iawn, gwelwn y fod eisieu swm wrtli law 
er ein gallungi i gael defnyddiau. a diwallu dillad a phethau 
anghenrlieidiol i’r rhai sydd yn ngwasanaeth y cyhoedd yn 
harhaus. 

( I' w burhau.) 


TIDGORN S EI 0 K, 

\ V t 

ŵcrrn j> «atnt. 

r-ynn sadwry. awst is. 1 «05. 

Epistot. t BniF LvwvDi>rAF.Tii.— I'r liwn y rlrodtlwn lo 
helaoth yn y rhifYn liwn ar amryw ohehiaethau cartrefo) 
a tliramor, svdd tryflawn o enehreiffîiau eírlurhâol o drìoethinob 
ddwyfol. Mae cyfiawnrler y TJywyrìd Young yp ei yniddyg 
îad at y hrodorion. nid yn n n i sr drwy en harnu yn ol eu rleall- 
twriaeth o’r gyftaith a droseddanî. vn lle eu dyfetha yn tìdi- 
wahan fel y gwna lly wí)draethwvr ereil!. ond hefyd ci r>n*sevniad 
0 honynt drwy garedigrwydd, rhoddion, ao anfon amaethwyr 



ÜDGOItN SEION. 


2ÖG 

i' v piith i'w gwureitldio a’u dysgu i gynuyrclm eu liymborth 
*u hunain yn dysgu i hull Lywodraethwyr byd w ers a deilynga 
efeiyeliiad uiewn gwledydd gwareiddiol, ac yn arddangos 
ynddo gyfaddasrwydd barnul tyimnorol ac ysbrydol goruwch- 
ddynol. 

Mae ymadawiad y milwyr o'aj plith yn warediad amserol i'r 
S.iint; eithr ilawer gwell fuasai i'w mhoesau hwy ac i iechyd 
a diweirdeb merehed y goedwig, pe nad anfonasai y Taleithiau 
«nghreifftiau u'u swyddogion gwladwriaethol a milwrol yno i’w 
■“ gwareiddio” ine-wn gwers na pherthyna ond t’w eu gwyr eu 
hunain ddysgu iddynt. Cnnmoliaeth i foesau Utah aml- 
wreigyddol yw fod y fath buteinwyr yn methu cael ysglyfaeth- 
au o u plitli aingen nà'r anwariaid diddeddf, ac i’w clod y 
dywe lir liefyd, sereh hyw er’s blynyddau yn eu plith, na 
chlywsom t'od un o'r " Mormoaiaid” yn euog o ddysgu iddynt 
ibrif-wcrs Cristiouogaeth gau y byd, a chydsynia y darllenydd 
mai mwy dodfawr fuasai i'r Taleitliiau ddysgu diweirdeb i w 
swyddogion cyn eu gollwng i blith anwariaid, ae fod ganddynt 
reidiacii gorcliwyl i lanhau eu liull brif fagurfeydd Cristionog- 
jieth unwreigyddul oddiwrtii y fath anghentiiod cyn yngami 
gair yn erbyn inuesau amlwreigwyr Utah. Yn mha wlad 
*• Gristiuuogol” y gorfodasai diweirdeb benywaidd ei thrigolion 
y fath ddyi.iciu i borthi eu nhwydau â'r fath wrthodedig bethau 
ag y gorfoiiudd Saint Utali y milwyr Americaoaidd i wneyd? 
I’a le ceir y ddinas neu y dref lle na fuasai miloedd o'i mherch- 
.ed yn rhedeg ar eu liol ain gaei mwynliau yr yegelerdra a 
leiuw beii} wod Utah ag arswyd? Ffeitliiau fel hyn a dyst- 
iaut o blitiil ciiweirdeb y Saint yn uwch nag y gwDa lioll 
ysg.ecufeydd gau-athrawon a cham-gyhuduiadau Golygyddion 
hyd i'r gwrth» yneb. 

l’wnc arait y sylwir arno gyda dyddorcîeb mawr yn yr Epis- 
tol y w gweitiirediadau y J). Y. Iiarhaus. a llawenhà y Saint yn 
fawr drwy y byd fod Llywyddion yr líglwys yn Seion yu 
gofalu mor ddyfal am eu easgliad aciref i fwynliau heddwch, 
esiamplau a dysgeidiaeth a’u dysga yn ffòrdd y bywyd tragy- 
wydilol. i’a le, na ehan bwy ereill eu ceir? Hyderwn y bydii 
i’w hesiampUu liwy yn hyn deilyngu efelychiad yr lioil Sainfr 
liyny a gcisiant hwy lesoli yn yr ymdrech elodadwy a wnant 
yn y mater pwysig o ymfudo y Saint. Credwn mai gwir a 


UU(iOK.N SBION 


267 

íidyweilai.t y fod dijîon o foddion yn mhliih y Saint l’rydeinig 
yn awr. pe yr iawn ddefnyddid, i gludo yr oll tua thref. Felly 
y gallai y Saint Cynireig i neyd hefyd pe y cyd.undrechent; 
eitlir yu Ile hyny, gofynir, jia laiut u farnant hwy yn Seion yw 
awydd y Cymry i ymgasglu. pan ddealiant nad y w cytraniadau 
yr oll at y Drysorfa ddaiouus lion, mewn cliwarter blwyddyn, 
ddim yn ddigon i fudo dau bersou ! litto, ìneddwn, elelycher 
eu haelioui hwy yn liytrach. 

ilae y durganiÿddiadau a wnaed yn ddiweddar yn I tuli o 
fŵn haiarn, glo, &c., o fawr werth, a'r Uwyddiant a gafwyd yn 
ddiweddar i'w gweithio a'u dwyn yn wasanaethyddol i'r trigol- 
ion, yn cynnyddu eu hreintiau a'u galluoedd i adeiladu Seion. 
Bwriedir cludo y glo i Ddinus y Llyn Halen Muwr yn rliatacli 
nag y w y coed yn awr, ae nid yn hir etto eu gorfodir i gludo 
eu llestri a’u peiriannau haiaru dros fii o íilitiroedd ar liyd 
gwiad anghyfanedd. Di; u yr eglura y " niynyddau tragywydd- 
ol” gynnwysiad cyfoethog eu crombilau er llcs y Saint mur 
fuan ag y gailaut eu iuawn ddefnyddio. 

Mae mynediad y swyddwyr gwladol a’r inilwyr i Utah wedi 
cynnyrcliu cn daioni er o’u haul’tdd, ar yr hyn ni dJii hon y 
byd golli eu golwg, sef anfon eu tystiolaethau liafriol i fedrus- 
rnydJ, doetliiueb. a daioni y Llywydd Young, a mot-soldeb, 
diwyürwydd a rliagoroldeb y trigolion. Er iod Golygyddion a 
phoiitiewyr y hyd yn bygwth goresgyniad Utah, diwedd Aml- 
wreigiaeth, a thiane Murmoniaetli dan sodlau y fyddin gyfeir- 
iedig, wele hwynt wedi myned ymaith o Utah lieh wneyd y 
naill nà’r 11h.11, lieh gael teyrn-fradwriaeth, anniweirdeb, uac 
hyd y uod achlysur i ymyraeth á’r Saint, a da a fuasai pe'd 
aethent ä’r aflendid gyda hwynt a ddygasant yno. Beth a 
wnaiíf y bleíddiaid Golygyddul am destunau wbanu weithiau 
wyddis, canys rhaid wbanu ac ysgrechian at ryw bcth biii si»r, 
pe bae raid gwneyd bwgan ueu gymmeryd eu cysgod eu liuuain 
yn esgus ? Etto nid yw creaduriaid y gwill yn hir lieb ddyeh- 
ymmyg a u boddia. t ac nid liir y mae gwirionedu fel gwawl y 
boreu yn profl nad cyrn, carnau, danuedd a chyi.tionau b»yst- 
i.lol, namyn twmpathau o d lrain y cyiarthe. t ato! 

O tìaen pob petli, oratícd, dealled, a chofied y Saint eirwiredd 
y gyfran o’r Epistol a ddywod mai hunan-lesiaiit yn enwedicaf 
y w yr olia wnai.t i adeiladu Seion, ac mai felly y icraâi.t iidyut 


ÜDGORM SKI >y. 


2f>* 

e i huiìRÎfi v wobr ar ddi\ve»ld yr yrfa ae mai <îrwv gr^- 
< e«i Imnain a’u heichlo i adeihuhi teyrnas D luw y niwyn- 
)i mt ol u l a çoço’tiant y deyriìHS liouo pan y del _vn ei nherth 
oyssefìn. Esiampl lieilwiTj: o efolyehiad yw offrymiad y Llyw- 
ydd Younür o’r oll a feil i. yr hyn a fernir yn wertli tua dau ean 
inil o ddoleri at wasanaeth yr eglwys. ac fel mae y goreu, 
eoriill i efelychiad yr holl tfyddloniaid yn Seion. 

Mewn eair. mawr lawenhawn yn y newyd iion a gynnwysa 
yr Epistol hwn nm hynt Seion. ac yn yr egwyddorion a 'jyti- 
nytriai’n hystyriaeth. a’n liawydd sydd am fwynhau niwy-fwy 
o’r Yshryd a’i gwuaeth 1 ‘jyíi iwni yr oll a geisia genym. a 
tìigon da o nefoôdd fydd hyny i ni yn awr. 


DEUDDEDFED EPÍSTOL CYFFREDINOL, &c. 

[P.e iiad o «Iticl. 2115- ] 

DrwRi.un ni â’r holl ddefnyddiau at wellía’au cyhoeddus 
tr»vv v degwm yr hwn a fielir fynvchaf mewn ýd. llysieu, sin- 
iîeiliaid, wauer.i, gwaitli. a meddiannan ereill. ond ychydig 
iawn mewn arian, a chydag eitliriad o’r hyn sydd eisicu er 
defnydd y dynion a gyflogir, gorfodir ei droi yn arian er cael y 
cyfryw hetliau ercill aí sydd yn anglienrheidiol er iawn gyf- 
lawni y fusnes. Y mae treuliadau cysson trysorfeydd }'r 
Eglwys mewn gwelliadau parhaus, y draflertli o newid, a’r 
oediad wrth gyfnewid nwyddau am arian. yn ein tnflu weithiau 
i ddyled; eithr os hydd y brodyr yn ffyddlon a chysson yn cu 
t iliadau o’r degwm o bob peth a gynnyrehant, ysgafnhâ hyny 
ni o hob eyfvngderau. a diwMÜant ddigonedd i’r holl ddyìienion 
sìn'.rhenrheidiol i ba r;u e: ddefnyddir. 

Frorlyr, gan y dymunweh hwyluso adeiladiad Teml, a 
gwaitli Brenin Seion, rhoddweh eieìi liysgwyddau wrfh yr ol- 
wyn. estynwch gynnorthwy etìeithiol i’w hsiehos, a chyfrifwch 
ei lleshâd lii yn eiddoch chwitliau. Cofiweh nad yw yr oll a 
wneìoch i ffafrio Seion ond yn ffafriol idd eich imnan les, ac 
mai i cliwi eich hunaiu yr ydych yn llafurio ac yn trafferthu 
yn nheyrnas Dduw, llawenhewch gan hyny yn eich llafur. ac 
ystyri'cdi y wohr sydd yn e : e.h aros nr derfyn yr yrfa Dylid 
e. ystyried yn fendith yn orystal ag yn ddyledswy M i 


lD(il)KK SKÍON. 


289 

pacl v cyíryw fruint. Ki allesid cyflwynu iiiWj braint i'r bobl 
byn naj» a fwynhânt mewn cael rban a cbyiran yn y mater 
hwn, mewn bod yn offerynau gwael yn uwylaw y Jehofah 
niawr. ei dyfod i ben a'i fwriadau Ef ar y ddaear yn y 
dyddiau diweddaf liyn, ac niewn cael bod yn dderbynwyr o'r 
gwirionedd tragywyddol, y goleurii a'r wybodactli sydd yn 
dylilo oddiwrth Frcnin y Nefocdd, yn yr Hwn y mae pob rbag- 
oroldeb, gallu a gogoniant. 

Hyfrydwch a dedwyddwcli anghydniarol sydd yn llenwi 
enaid y flfyddlon Sant, a fedd rìystiolactli yr Iesuae Ysbryd y 
Huw oyw i oleuo ei ddealltwriaeth. Hedwyddwcli anghyd- 
inarol a cli.’.riad duwiol sydd yn lieuwi ei fyuwes tra y ceisia 
gyfranu o’r wybodaeth hyfrydlawn i’w gyd-rywiogaeth, fel y 
byddont hwythau hefyd yn gyd-gyfranogion ag ef yn yr aclioa 
gogoneddus a’i fendithion. Felly niae ein Crefydd Santaidd yn 
llyngcu pob rliyw deimlad. dyinuniad, ynigais, dyben a gweitli- 
rediad o eiddo ein nhatur, ac yn gnsod pob cyfeillacli mewn 
bywyd yn ddarostyngedig iddi, -flfurfia fÿwyd ein boduldeb: 
y mae yn yinyraeth nid yn unig a’n trefniadau ysbrydol, ond 
á’r tyuimorol hefyd, a llywydda ni yn ein holl weithrediadau. 
Gwir yw hyn am bob person sydd wedi profì gair da y bywyd, 
derbyn yr Yabryd Glàn, a pharliau i rodio yn y goleuni. ac i 
gymmeryd ei arwain gan ei ddylanwad liynaws. Oynia yrìyw 
iaciiawdwriaeth yn nlieyriias Dduw, y mae yn ogoniant nefol a 
dyrehafiad. l)yma y gwaith sydd yn fifomi y gwrtliwyntbwr. 
yr bwn sydd yn ofni rhag syrthiad ei deyrnas a’i allu ar y 
ddaear, sydd yn aclios i Satan i ymgynddeiriogi a cheisio 
dinystrie Sai.,t y Goruchaf, fel y gwnaeth yn nyddiuu yr Iesu. 
ei apostolion, a’i ganlynwyr. 

Hyn yina yw yr aciios o’r erlidiau a’r merthyrdod a ddifäodd 
y fiyddlou oddiar y ddaear, ac a aeliosodd ddirywiad yr eglwys 
gyntefig, Gorchfygodd a dinystriodd y byd hwynt, a cheisia 
ein gorclifygu a’n dinystrio ninnau, canys tueddir hwynt gan 
elyn pob eyfiawmier, yr arch-dwyllwr, yr liwn sydd yn ceisio 
dadynichwelyd gwaith Duw. Ani liyny, frodyr, byddwcli ar 
eicli gwyliadwriaeth; byddwch flÿddlon mewn gweddio a 
gwylied, mewn tfydd a gweithredoedd da, rhag i chwi syrthiu i 
brofedigaetli. ac i dywyllwch yniledaenu droscch ; rhag i cliwi 
gae! eicli dyrysu a’ch arwain ar gyfeiliurn. ac i iyngcu, ya 



«nooiîN SR'os. 


SÎO 

diliarw vî)Oi], ysbryd rhagrithiwr, yr liwn a’ch irtrweinia i 
wadu y tfydil. 

Ot-dwyd cyssegriad y Saint am ychydig amser, er mwyn cael 
ífuri' o ymrwymiad a fydd gyfrcitlilon, ac yn gyd-fynedol â 
cliyfreitliiau y Diriogaeth. Y inae hyny wedi c-i Wneuthur yn 
awr, ac y mae llawer yn eyflwyno eu mheddiannau i’r Eglẃys. 
Dealler hyn yn benodol, sef, na cliyssegred unrliyw berson ei 
feddiamiau ìieb ei fod yn ei deimlo yn fraint, ac yn well ganddo 
wneuthur hyny o’i rydd-ewyllys a’i ddewisiad ei hun. Ivid 
yiiyui yn dymuno ychwaith i unrhyw berson gyssegru unrhyw 
ftiidiamiau sydd yn ngafaeliun dyled neu ymrwymiadau ereili. 
Taiwcli yr hyn sydd arnoch, ac wed’yn, os byddwch anymddi- 
byuo!, cadwch allan o ddyled, gwellhewch ar eich hetifedd- 
iaethau, a’r oruchwyliaeth a ymddiriedwyd i’ch gofal, fel, drwy 
eich cael yn ffyddlon ar ychydig, eich gosodir yn lywodraeth 
wyr ar lawer o bethau. 

liydded ir Saint tramor i gyssegfru yr oll a feddant er 
lledaeniad yr efengyl, casgliad fsrael, ac er cynnorthwyo y 
flodiou, sydd yn ífyddlon a diyseog, i ddyfod tua Seion ; a 
ehreilir y fod digon o foddion yn mlilith y Saint yn Lloegr, a 
llefydd ereill, os iawn ddefnyddir hwy, iymfudo yr holl ffÿdd- 
loniaid. Pe byddai y rliai hyny sydd a meddiannau ganddynt 
yn ddigon haelionus i gyfranu yn rhwydd i’r anghenog, lieb 
gadw mwy na modd i ymfudo eu hunain, ac ymddiried yn yr 
Arglwydd am y modd i fyw yn y dyfudol, benditliid bwy gan 
yr Argtwydd, a chan eu brodyr, a llawenhaent mewn bod wedi 
gweithio iachawdwriaeth a gwaredigaeth i lawer o’r addfwyn 
a etifeddant y ddaear. 

Bydded i'r brodyr hyny ag ydynt fóddlon i gymhwyso eu 
mheddiannau yn y duli yma, wneuthur felly mewn doethineb. 
drwy eu cyflwyno i ddwylaw ein goruchwylwyr awdurdodedig. 
y rliai ydym wedi benodi i’r cyfryw orcliwyl, ac nid eu talu, 
lel y dygwydda yn rliy aml, i bersonau anwadal, y rhai a’u 
gwasgarant i’r pedwar gẃynt heb wnetfthurun daioni. Gwneler 
pob petb yn drefnus a thrwy y rlie >1 iawn. 

Dygwyddiad cytfredin iawn yw, i’r rhai sydd ganddynt fodd 
pau yn dyfod i'r Eglwys, í golli pob doler, drwy eu masnacb- 
aeth â’r byd, cyn y casglant gyda'r Saint, nou gyfranu nemawr 
at gynnorthwyo aelios y Gwirionedd. l’an wedi eu hamddi 



BDGBOÜ SBIOS. 


27? 

faHii o'r cwbl, y maent yn barod i ddyfoii, {jan hiiMothu na 
fuasent wedi cyfranu eu mlieddiannau at adeiladu Teyrnas 
Dduw yn lle eiddo y diafol. 

Y fiórdd oreu i’r Saint pan y delont gyntaf i’r Eglwys, yw 
darfod eu busnes cyn gynted ag y gallant yn rhwydd heb 
ormod o aberth, ae yna “ c isalu i fyny tua Seion,” heb oedi yn 
ddianghenrlmid; eanys mae y dinystrydd a’r temtiwr ar led y 
ddaear, ac y mae yr Arglwydni wedi deehreu ymddadleu à’r 
bobl drwy dân a tbrwy gleddyf, drwy haint. newyn, ac ys- 
torom ; diangweh gan hyny tra mae y fiordd yn aaored 
o’c’n blaen. 

Wrth yr holl onestion eu calonau drwy y byd, o raddau 
uchel ac isel, dywcdwn. “ Edifarheweh, a bedyddier cliwi er 
snaddeuant o’ch pechodau,” ufyddhewch i ordinliadau yr efeng- 
yl drwy weinyddiadau gweision y Duw byw, canys y mae 
barnedigaetbau yr Hollalluos Dduw arnoeh, eiliweh gan hyny 
rhag carthfeydd drygioni a llygredigaeth, rhag i ddigofaint 
tanllyd yr Arglwydd liefyd eich hysu gyda’r drygionus, o ba 
rai y mae Efe wedi cyhoeddi y gwaghâ y ddaear. 

Saint. yn Nyffrynoedd y Mynyddoedd, wrthych chwi y 
dywcdwn, Codwch ýd,hauweh, planwch, dyfrheweh, a medwch 
yn nhymmorau amserol hyny, na lafuriwch fwy o dir nag a 
állwcli lafurio yn Uda, cynnilweh a chadwch eich ŷd, fel na 
choller dim; gwyliwch dros eicli anifeiliaid na ladrataer hwjr 
gan yr Indiaid, ac fel na yrir hwy i ffwrdd gan y lladron 
gwynion sydd yn gwrieutlmr ymgyrchiadau ysglyfaethus drwy 
ein sefydliadau yn flynyddol; eauwch diroedd jrori i’ch an- 
ifeiliaid, fel y diogeloch y borf'a sydd yn agos atoch er eu 
defnydd, a gadewch i’r anifeiliaid crwydredig fyned heibio y 
sefydliudau i’r tan y niae lle pori yn cidigon eang ae heb ei ber- 
-elienogi, a bydd ilaì o berygl iddynt ymgymmysgu â’r rhai a 
bertbynant i’r Diriogaeth. 

Parotowch ysguboriau digonol i'ch ŷd f lle y gellir ei gadw yn 
ddiogel, ac yn rliydd rhagllweh, ac ystoriweh yr hyn a feddweli 
dros ben erbyn amseroedd anghenus. 

I ddiweddu, frodyr, byddwch uu mewn ffydd acymdrech, a 
rhodiwch yn ostynge lig gerbron yr Arglwydd. Cadwch yn gys- 
segredig ei oreliymytiion Ef, a’ch cyfammodau chwithau. 
Dysgwyliwch yn baihaus wrtlio am ddoethineb a gwybodaetli, 



tt'l UMäOilN SIilON. 

tel y ìnwynliüuuh oleuni ei Ysbryd, a bod yn ddìgon addas i 
gyfhiwni ])ob dyledswydd rwymudig arnoeh, drwy rinwedd 
Offeiriadaoth Santaidd a Tlmigy wyddol yr Hollalluog Hiluw, 
â'r hon oicli gwisgwyd.yn y fatli ìodd ug a fydd fwyaf gwasan- 
aetliyddoi er liwyluso lledaeniad ei Deyrnas Ef ar y ddaear. 

Biíioham Younü. 
HellliR C’. ÍÀ I M IÌA 
•Jeuhoiah Mi Grant. 


tabîadau AT DDYLED CYNNADLEDD OULLLW- 
INOL MOUGANWG, 0 AWST Iaf HYD YR Ueo. 


I. David Daries Nowton, Bro Morganwg 
‘d. Mary l)avies, ei wraig 
ô. Wìiliar.i Tlionias, Newton 

4. William Owens. Abertawy 

5. Enocli Lewis. T elioeth . 
íi. Jolin Tnomas, Wîg 

T. Margaret Tiiomas, ei wraig 

■s. Thomas Pertins, Treforris 

9. Mary Anne Woor 1 , Cang. Seis. Abertawy 


£ s. c. 

0 2 6 

0 2 6 

U ò 0 

I I) 0 

0 10 0 

0 3 0 

0 2 6 

1 0 I) 

0 .5 u 


A'O 12 6 

D.S. Mae rliai ereill wedi taln cyfran, eithr ni ehvdnabyddir 
hwynt drwy yr Udgorn, liyd oni chyflawnant eu haddewidion. 


3 )eiib vn i aI) ai! aM Lyi uau o Awst I KYI> 1 I . — George "W. 
Davies, £4 : John Davies, 3s; 13. Jones, 16s ; Thomas Morgan, 
£1 ; Wm. Lewis, Gorll. ilorganwg, Ts. 

Amseryodiad Cymmaneaoedd t Gooleod. — Cynimarifa 
Sìr Fflint ar y 26ain o Awst, Sir Ddinbyeli ar yr 2il o Fedi, 
Môn a Dyffryn Conwy ar y 9fed, a Sir Feirionydd ar yr Iheg. 

Cyfarwyddiadau, — M r. Thos. D. Giles, 4 East Lane, Tre* 
dogar Mr. Edward Middleton, 4 East Lane, Tredegar. 

CYNN» YSIIll. , , „ 

nrmtdecfi-d EpiMfll Cyflffdmnl.., isî 

Onl) a>(ldiat*tli. — Et'islol v Biil L>w>c1dii.elli 'Mì 

Oemülesl'ol Epotol C>fi‘rediiml '((j.S 

mlladau at llilrled Oimadledil orOewimd Moiçanw» 2T'-’ 


A I! K R I' A W Y : 

thCEAH A UHYHOE: D\\ YL GAä D 



UDGORN SEION. 

NEU 

áta'en v. &atnt. 


IÎ!IIF. 18.] MEDI ), 1 855. [Cyf. VIII. 


COFNODAU CYMMANFA GYFFREDINOE 

Egìwys lesn Giist o Saint y Dyddìwi Diu cchUý, y» ynmymmì/edir) 
yn y Tahernacl, Dinas y L/yn JJaJen Hímrr. yn dec/ireu dydd 
tìwener, Ehriìl 6, 1 855, am ddey yn y horeu . — I' /Jyicydd B. 
Yonny yn Uywyddu. 

Yn riodd y Brif Lywyddiaetli a saitli o'r Deudde" Apostol yn 
Iiresennol, yngliyd â’r Degau a Thrugainiau, Arehoffeiriaid, 
Esgobion. & c., ac yr oedd y Tabernacl rredi ei orlenwi. 

Y Llywydd B. Young a ddywedodd rnni pum mlynedd nr 
luigain yn ol i heddyw y eorffolodd y Propliwyd Josepli Smith 
yr Eglwys lion â cliwech o aelodau: sylwodd ar ddechreuad. 
codiad, a chynnydd rhyfeddol yr Eglwys. a rhoddodd lawer o 
addysgiadau buddiol, nranylrwydd o ba rai a geir yn y ey- 
hoeddiad eyflawn. 

Am ddau yn y prydnawn, eanwyd ; gweddiodd C. C. liieh. a 
ehanwyd drachefn. 

Cymnteradwywyd Awdurdodau yr Eglwys yn unfrydol y 

Brif Lywyddiaeth, sef y Llywydd Brigham Young. ac Heber 
C. Kimbp.ll a Jedediah M. Grant ei Gynghorwyr. Llywydd ac 
aelodau Corwm y Deuddeg Apostol. John Smith y Patriarch 
Llywyddol, Llywyddion a Chynghorwyr y gwahanol gorymau 
ereill. Edward íìunter Esgob Llywyddol yr Eglwys, vr Uchel 
Gynghor. ynghyd â'r holl awdurdodau. a George A. Sniith yn 
Hanesydd a Chofnodydd cyffredinol yr Eglwys. 

[Pris ìa. 



troorjns sE'ios, 


2*4 

Ni roldwyd gynrmiitt ng un llais nncäol, yr hyn a arááan* 
so-äti umieb nas gall y byá ei fertdu. 

Rhyddbäwyd amrytr esgobion o’n swyrìdi, a gosodwyd errilì 
yn eu Ilefydd. 

l’enodwyd tri ar ddeg a deagain o bersona?! i fyned ar gen- 
sdiaetbau. 

Y Llywydd Grant a ddywedodd ma‘i dynion bywiog ac ym- 
drecbgar, o’r oyfryir a wnnnt ea dytedswyifdau ac a fawryganí 
eu Ho-ífeiriaiiüeth yvr y dynion y gelwir am danynt, i lanw 
íwyddi, myned ar genadiaethau. fr.c. 

Yr Henuriad Hyde a adroddodd yehydig o hanes ei brofiaci 
pan yn rnyned i waered yr afon Danube, ar ei ffordd yn gen- 
adydd i Jerusalem, 

l’encdwyd ytymîheg ereüi o wyr ienaine 3 fyued ar genatì- 
iaethan. 

Terfynwyd y eyfarfod trwy weddí gan yr Henuriad Hyde. 

Ebríll 7, io oV gìoch y boreu . — Gan nad oetid y Tabernacl yn 
ddigon ëang i gynnwys y ntiîoedd o Saint ag oeddynt yn bre- 
sennaf, ymgynnullodd y Gynimanfa yn y Btnceri/ newydd, ag 
oedi yn cael ei wneuthur ar ocbsr egleddol y Taberuacl, lîe a 
gynnwysa tna 12 míl o bobl. 

Canwyd a gweddiwyd. 

Wedi rhyddfrau esgob o’i swydd a goeod arail yn ei le, Ilefar- 
od d y Llywydd Yoimg yngbylch y Mynegiad o’r l>egwm, 
gweitliredoedd a dyfedswyddau esgobion, adeifadiad y Deml, ac 
ar yr ymgyssegriad ; a dywedodd os na wnefai yr Es-obion eu 
dyledswydd, y rhyddheid pob un o honynt, ac y gosodid ereiîl 
yn en llefydd. 

Darllenwyd a chymmeradwywyd eyfrif Trysorydd y Drys. 
Y. Barfiaus. .... 

Y r Henuriad P. H, Young a annogoiid y Saint i weddro ac í 
fnd yn ddiwyd yn barhans, a gofynodd fendith ar y bara. 

Yr Hennrtad Loren.'îo Snow a gymliarodd y dydd presennoi 
à 25 miyncdd yn of, a chyfeiríodd at yr amser pan yr oedd yr 
ílenuriard yn teithio heb fwyd na ehymliorth i gyhoeddi yr 
efengyl i geneifloedd pellenig, a gofynodd fendith ar y dwfr. 

Yr Hennrwd Woodruff a ddywedodd msi po amlaf ein Cym- 
manfaoeifit. gor etj oll ydynt; perorawl i’w glustiau oedd eiywed 
tystiolaeth o’r gwirionedd; cyfeiriodd at gyssegrrad y Deml 



CD'GORN SRlON. 2TÎ>' 

jm'üfaaroo, ac at y rhyfeloedd a’r gofidiau yn mhlith y cerP 

çdloedd. 

Yr Iienuriad C. C. Rioh a rìdywedodd,--Am y 23 mlynedd 
ìnynedol yr wyf yn gwybod yn sicr fod y gwaitli hwn yn 
ddwyfo!, a bod yr Eglwys hon yn cael ei harwain gan law 
J)uw; llefarodi! ar undeb y bobi, a byw er derbyn y bendithion; 
os gwnawn yn ol a wyddöm oreu, nyni a iwyddwn. 

Y Lly wydd B Yonng a ohiriodd y Gymmanfa !iyd y 6fed o 
Hydref nesaf, gan sylwi pe y parliaem am Wythnos gyfan, ni allai 
ond yciiydig o’r Henuriaid gael y fraint o dystiolaethu ; sylwodd 
mai yr hwn a gyfrana wirionndd cyn gyfiymed ag ei derbynia 
a dŷf rnewn grâs ac nrewn gwybodaeth o’r gwirionedd. Y 
genadwri gyntaf i Joseph, yr hwn oedd yn Epraimiad pur, 
oedd i gasgìu Israsl. Dysgodd y Saint pa fodd i fyw a dianc 
rliag clefydau, a thaer amiogodd i.wynt i gadw y Ueiriau o 
Ddoethine’o ; ac i roi heibio defnyddio tê. coíS, tybaeo, gwirod, 
a pliob pethau o’r fatii yna, a ehodi eu plant yn iachus ; y mae 
gan y bobî hyn i wneutlmr liyny. Yna benditluodd y Saint. 

Canodd y côr, a therfynodd y Llywydd Heber C. HimbalL 
drwy weddi. 

T. Buli.ocu, Ysgiifenydd y Gymmanfa. 
[nrfynwu ii Uiegeíhîui y Gynimaiira- yn y iliifyna» djfoilol. — G ol.I 


LLYTIIYH O DDINAS Y SPANISH FOKK. 

Dmus xj Sjianiofi í'orlc, Maiorth 28, 1855. 

Anwvl Fiìawd Wbi. Williams,— Gyda phleser y defnyddiaì 
yr adeg bresennol i ysgriferru atoch y ilineilau canlynol, gaii' 
obeitliio y bydd iddynt i’cli caei yn gadarn yn y ffydd yr hon a 
roddwyd uuwaith i’r Saint. Mae yn dda genyf allu eich hys- 
bysu fy mod weli cyrhaedfl pen fy nhaith, yn iach a diogel^ 
oddiar diwcdd Mcdi, ac yr wyf yn mwynhau iechyd rhagorol- 
liyd yn awr, diolch i Dduw am liyny. 

Cyfaddefaf fy esgeuiusdod i ysgrifenu atoch yn gyntr, 
ond bu un rhwystr trwy fod gormod o eira i’r llythyr-gerbyd 
groesi y niynyddoedd. Mae Dinas y Llyn Halen yn 7 milltir o 
hyd, wrth rìair o led, a’r heolydd wedi eu rheoieiddio o’r Dwyr- 
ain i’r Gorllewin, ac o’r Gogledd i’r Delieu, ac y mae y lle mor 
wastad fel y gelìir gwcled o’r nailt ben i’r llall yn yr heolydd^. 


UDGr.’IiN SEIOV. 


Mae ynddi aniryw o adeiîadan arddercliog: mae y Tabernacl 
3 - n adeilad rliyfeddol o faint. ac wedi ei addnrno yn oaoneddns 
iawn. Bu'm yn y Oymmanfa yn mis Ilydref. oml yr nedd y 
Tabernacl, er cymmaint ei faint, yn rliy fach i yynnwys y yyn- 
nulleidfa. Dywedaf na welais yn fy' mywyd y fatli dorffon- 
eddigaidd ac iachua yr olwg; nis gallaswn lai nà rtweyd yn fy 
meddwl y fod " gwênau y Nefoedd ar y bohl hyn. Cefais fy 
nharo à syndoi wrth weled y cerbydau yn dylifo i fewn i'r 
Ddinas o bob cẁr o’r Diriogaeth. 

0! mor liyfryd oedd cael y fraint o eistedd yn Nhabernaci 
cynnulleidfa yr Arglwydd, yn mhlitli miloedd o froilyr a chwi- 
orydd, i wrandaw ar Brophwydi ac Apostolion l)uw vn pre- 
getlm egwyddorion y nef, heb neb i rlriweyd ‘‘ hen seintiau,” 
“ gau-brophwydi.” & c., na thaflu cerryg i’r ttenestri fel y gwelais 
mewu cymmanfaoedd yna. 

<)! mor hyfryd vw trigo gyda phobl Dduw ! Dywedaf 
wrthycli, frodyr a chwiorydd yn Nghangen y I-an Galch, — 
byddwch yn ffyddlon i gadw gorchymynion Duw, ac ymdrech- 
wch i ddyfod i fyny i fynydd tỳ yr Arglwydd, i gael eich ilysgu 
yn ci gyfreithiau Santaidd ! Ac o herthynas i fywiohaeth, mae 
yma le da i fyw: oes meddaf, gwell dair gwaith nag yna; mae 
pawb yn byw ar eu tir ac yn eu tai eu hunain, ac mor beiled 
ag y gwelais y mae yma ddigonedd o bob p?th i fwyta. l'ris y 
gwenitli yn awr yw un doler y bwshel. Mae yma ddigonedd o 
bytatws, &c., a phob math o lysiett. Mae y celfyddjulwyr yn 
ennill tri doler y dydd. gweitliwyr cyffredin o ddoler ahanner i 
ddau ddoler y dydd ; — mae digon o waith i bawb. Dywedaf 
wrth Eleanor am fod yn galonog i ddyfod yma, a pheidio 
gwrandaw ar ffyliaid yn traetlm cu celwyddau am y Saint yn 
Utah; yr wyf yn gi uybod fiith !e sydd yma, a chynghoraf bawb 
ag sydd a dymuniad i wasanaethu Duw i ddyfod yma, canys 
yr wyf wrtli fodd fy nghalon. 

Yr wyf wedi cael 20 erw o dir. ac wedi dechreu ei gloddio, 
ac yr wyf yn meddwl adeiladu ty o hyn i’r geuaf, fel pan y 
v deuwch yma y bydd genyf le i'ch groesawu. Cofiwch y 
byddaf yn eicli dysgwyl yn yr hydrcf. Anfonwch Iythyr yn ol 
mor fuan ag y galloch, a pliob newyddion neillduol er fy ym- 
adawiad. Ydwyfeich ffyddlon frawd, 

David Davies. 



L'UUOliS SEION. 


- I I 


LLYTIinì Y CHWAER DANIELS. 

Dinus y Uyn llulen , lífcti 27, 1855. 
Anwvl Bitioi), — üobeitliio y daw y llythyr hwn i'ch liaw, a’cli 
cael yn iach a chysurus fel au yr ydym ninnau oìl; diolcli i'r 
Duw a’n p'ia am ei fawr ofal o hononi. Derbyniasom eich llytli- 
yr(yrhwii a ysurifetiasoch yn Nghaerfyrddin,) ar y 13eg o’r 
inis hwn. Gallech ddeall cin llawenydd wrth glywed oddiwrth- 
ych, am eich iecliyil a’ch Uwyddiant, eich ffydd a’ch pender- 
fyniad i ledaena teyrnas Dduw yn mhlith ein cydgenedl. 

Wrth ddarllen hanes y byd. a’cli llythyron chwithau, yr y’m 
yn canfod yn cglur fod yr hyu a brophwydwyd yn dyfod ar 
warthaf trigolion y ddaear, sef, fod y “ddaeari gael ei gwneu- 
tlmr yn wäg o drigolion drygionus," medd yr Arglwydd, drwy 
heiiitiau, newyn, a’r cleddyf,— hyn a bregethodd Saint y Dydd- 
iau Diweddaf er’s blynyddau _vn ol yn Ngiiymru a Lloegr, 
Twrci a Hws.da, ac ar hyd glanau afon y Danube, am filltiroedd 
lnwer, gan ddywedyd. i'fowch tua Seion ac na sefwch, canys 
mi a ihlygaf ddrwg o’r goglcild, a dinystr mawr. Y llew a 
ddaeth i tyny o'i loches, a ilytothwr y ceneiiloedd a gychwyn- 
odd. iic a aelh allati o i drigle i wneuthur dy dir yn orwag, a’tlt 
ddinasoedd a aiìewir heh drigiannydd. Er mai ffolineb oedd 
pethuu fel liyu gynt yngolwg heilchion y ddaear, ond yn awr 
eu ltygaid eu hunain a’u gwel. Nid oes ond dinystr yn aros y 
rliai hyny a wrtiiodant geuadwri Saint y Dyddiau Diweddaf, o 
he'rwydd trefn Duw i gadw dyn ydyw, ac yr ydytn yn gwybod 
niuì hi ydyw yr uuig un sydil a nerth digonol i wneyd hyny. 

Mae y Ddinas lion yu cynnyddu yn le mawr iawn, y rnae 
ilawer o adeiladu yn barhaus, ac y mae y Denü yn myned yn 
tulaen yn gyflym yn bresemml. Y maent yn tori caniìas o’r 
D.linas i’r Big Cotton Wnod ICanyon. er cludo ijuriiite rcch i 
orphen y Deml. Y niae iechyd a llwyddiant y wlad, wrtli bob 
hanes a gawn. yn well nag un. Ile arall dan liaul, — heddwch a 
chyd-weithrediad sydd yn teyrnasu ytna, a chredwn na all un 
dref na gwiad arall dystio hyn. 

Cawsom Gymmanfa neillduol o dda yn Ebrill diweddaf. yr 
hon a barhaodd am ddau ddiwrnod. Cafodd llawer eu galw i 
fyned ar genadiaethau i hlith pohl gochion y goedwig. i bregethu 
yr efengyl yr hon a wrthododd eu tadau. Dywedodd y Llyw- 


■27S 


UB302BN SEION. 


ydd B. Young fod cenedloedd y ddaear wcdi profi eu"hirnm’n 
yn annheii .'ng o iachawdwriaeth, ac íbd yr aniser wedi dyfod 
i fyned at ddeiaid gw-'sgaredig ty 3-sraei, yn Neheu a Gogledd- 
bartli yr Americ ; felly cafodd dros gánî a hanner eu galw 
i fyned atynt; o’r nifer hyn e.afodd nn Cymro ei aiw, sef 
Joseph Pnrry, ac y rnae eí’e yn awr %vedi mv ned. Y mae can- 
noedd oì’ Iniiiahi oddiamgylch yma wedi credu yr Efengyl. ac 
wedi tu bed; d iio yn.ddiweddar. Y maent yn lystioiaetlui fod 
yr ** Ysbryb inawr" yn dweyd w.rthynt l’od y fcînint yn bobl dda, 
ac am ib.h nt bcidio gwneyd dim niweti it'.dynt. liefyd y maent 
•yn hoíi’ iuwn o Lyfr Morrnon, «ieaHanfc ei fod yn rhoddi iiancs 
eu tadau. Mewn gair, mae yr ArgLwydd yn declireii cyüawni 
ei addewidion yn mblitU y bobl hyn. fei ag y dywedodd trwy 
enau ei was Nçphi,.(gwel 73 tud. o Lyfr Mormon,) 

Y mae teulu Jeremy yn iaeh ac yn ciŵ> afcoch, ae felly teulta 
y Brawd Jones; cofiwch fi yn fawr at y brawd.Joues. Ter- 
:fynaf yn:ŵwr, gan anfon ein serch atoch. 

Eich .anwyl wráig. 

Makv Da3T1£LS. 


‘LLYTIIYB H£NK¥ BARRIES. 

1). JLl ÍI. Mmur, Mm 27 , 18 - 15 *. 

YLnwyl Fiîawo Danielî.— Cefais arddeail trwy eich Ilythyr 
■diweddaf at eieh teulu. eich bod yn chwenycii cael ychwaneg o 
inewyddion o’r Dyffryn hwn, minn#vu a dybiais mai» nid- nnfudd- 
iol i mi ysgriteni ychydig iinnellau atoch. Bydd yma. gyínew- 
idiadau mawrion erbyn y dychwudwtrh r nine y I)(Mnas yn 
cynnyddu yn gyflym, acy mae îlaweriawn w adeiladau gwych- 
ion yn cael eu hadeilarLu yr hâf hwn. Y mae Jtỳ y Llvwydci 
B. Young ar gnel ei orpJien. yr hwn sydd yn adẅilad h»rd(î 
jhagorol, ac y mae un erall ar wsiiili .ganddo. Y m.*ve Swyddfa 
Ddegymol newydd wodi ei diodi yn airos i Iìcìì Swyddfa Brìg- 
ham. Dywedir iddynfc godr un frl ai* bysntlieg o fwsbeli o 
wenith yn Ninas ôgden y flwrddyn ddiwt»vldaf. Y mae anroel 
dda am wenifch eleni etto, eitlir y mae "edi hod yn syeh iaw-a 
er amser hau hyd yr wytlmos ddiv eddaf, pryd y gwîawiodd 
.aes ireiddio y tir yn hyfryd. Y nmc cumlas } n cacl ei wiivy.d 



OUG'ORN SEIOS. 


27 » 


o Lyn Uta-H í ddwfrhau y tuhwnt i’r lorddonen. Y mac- 
Walker, Blaenar yr Indiuiil, wedi tuarw, ac y mae ei frawd 
Arapeen wedi «i ceäuil y« ei le. yr hwn oedd heddyw yn prt- 
getliu otUiiar yr esgyiiiawr. 

Terfyuaf yn awr. gun ddynmno llwyddiant i cliwi, a pliofe 
bendithioa a gaSbch o iiyn kyd 'tìyth. ()s ilwyddwcli i gac4 
rliai o’iu petíiynasau i ufyddliau, dyiäiunaf arnoch aaiíbu guit 
yn ol yn ciâ cylch. 

Eich brsw-d yn y ffydd. 

ÍÍENIIY IÎAKUIK&. 


CAIS ÁT ATEB GOFYNIADAU AMOS CLARIC, YS 
EIIIFYN ì3kci O’B UDGORN.” 

[iPaiiinui ii r.ml. 219 J 

Y -I rui! «fyniad y® r , " Pahani ua d lerhyniai pawh yr Ysbryd 
Glàn pan y gweiiiyddir iirnynt?"’ Giall fod diáTrg iîydd ac an- 
wybodaeth yn rwystr iddynt ei dderbya; y mae ilawer yn 
esgeuhiso, ac ereiü lieb eu dysgu, o bosibl, fod yn anghenrheid- 
iol iddynt wediiio yn daer am dano,— 'rhaid i boh dyn edrych 
yn ddy-fai fea’r nef canys beb liyny iü4-oes nelr yn derbyn y 
ehodd Uon, -oe.d .pe byddai iddynt -wieddio trwy eu hoes gan 
avrthod arddadiad dwylaw dynian awdurdodedig, ni dderbyn- 
ient ■“ Jílawn yr Ysbryd Glâu.” Diehon y bydd yn niiaid i am- 
bell un buro ei hun drw r y fuebedd rinwedd-öl, cyn y bydd eá 
■deml ya addas i’r Ysbryd Santaidd i drigo ynddo. Y mae yu 
ffaith fod llawer yn derbyn yr Ysbryd Gäào dan, neu ar y pryd 
y bydd yr Henuriaid yti gw r einyddu yr ordinhâil o osodiad 
•dwyiaw, oini nid y w iiyny yn i eal gan Dduw i wneyd felly bob 
amser. Dywedai Pedr, “ Edifarhewch, a bedyddier pob nn o 
íionoch yn enw lesu örist, er uiaddeuant pechodau, a. ehwi a 
dderbynú'.'ch. ddawn yr Yebryd Glàn;” ni sicrhaoiM y byddai 
iddynt ei dderbyn ar y pryd, n/'u pan y gweinyddid arnynt. 
Mewu man arali, dywedir, ‘Ac t oeclí i I'aul osod ei ddwylaw 
arnynt, yr Ysbryd Glâo adiiaetb arnynt” Etto, “ Hwy a ddod- 
asanteu dwylaw arnynt, a hw r y a dderbyniasant yr Ysbryd 
Glân.” Ni ellir pemierfy cu oddiwrtli y dyfyniadau yr.a pa un a 
dderbyniasant y r Ysbryd Glân y fomení y gweinyddwyd arnj’nt 
íe wedi byuy, otid gall pawb ddeall mai trwy atddodiad 



ül/LrLHÍN SEION. 


280 

« 1 v v v I : i w yr apostolion y rliuildid yr Ysbryd Glân. A chaniatàtf 
iihlynt oll liílerbyn yr Ysbryd ar y pryd, nid ywr liyny yn 
üosod anghenrhaid ar Diluw i'w gyi'ranu i bawb felly ; canys, 
er mai arddodiad dwylaw dynion awdurdodedig yw y cyl'rwhg 
neu y ddct'od ilrwy ba un y derbynir yr Ysbryd Glàn, ettó ar 
ewyliys Duw yn nnis; y mae itenditbio y gweinydiliad o hunr 
trwy gyfranu y dilawn a ddewisa Et'c, ar y pryd. neu dan vr 
amgylcbiadau y myno. Nid oeihl Dawer yu nyddiau yr apos- 
toiioii yu ilcrbyi) unrhyw ddouiau ag oeddynt yn arddangos 
rliyw ryteddodau ncillduul, na gwahaniaeth gwcledig i’r Saint 
crciil ar y pryd, ac nid Oeddynt yn wybodus iawn i’r ilerl/ynydil 
lawer pr} d pan weinyddid yr ordinhâd arno. Dywed l'aul 
wrtli y Corinthiaid— " Eitlir am ysbrydol doniau, l'rodyr, ni 
iÿnwn i chwi fod heb wybod addcfa Paul yma fod rhai o’r 
Saint yn anwybodus o’r doniau ysbrydol, ac lelly nad oeddynt 
iiwy oll wedi eu derbyn, er eu bod oll wedi eu bedyddio ac wedi 
cael arddodiad dwylaw. Da fyddai i bawb ddeall fod dynion 
yn derbyn rhy w ddylanwad o’r Ysbryd Glàn, megys “ eglurhâd 
yr Ysbryd,” lieb dderbyn, jmn y gweinyddir, unrhyw ddawn 
allanol neu amlwg. Diclion fod y brawd Auios Clarls yn teimlo 
i raddau yn anfoddlou am na fuasai Duw yn eyfranu rhyw 
ddoniau neillduol iddo ; ond cofied mai plentyn y w, ae os yw efe 
yn blentyn da, bydd oediad ei Dad i roddi y eyfryw ddouiau 
iddo, er ei les ef. Daw i’m nteddwl am ymddygiad y fam at 
ei phlentyn pan y byddo yn declireu cerddcd; y mae hi yn 
lledu ei breichiau gan ei alw ati, a phan íÿdd yr un bychan yu 
yindrechu ei orcu i ddyfod ati, hithau a ymsymud yn ei hol 
gan ei annogi’w chanlyn, ac wediiddo ei chyrhaedd bydd hyny 
wedi achosi i’w llÿdd ddyblu erbyn y tro nesaf, ac wrth hyn ei 
fferau a gryfhânt, a’i ymddiried wna gynnyddu erbyn y delo 
amgylchiad mwy pwysig. Nid yw anwyliaid Duw yn cael eu 
bendithio pan yn utyddhau bob amser, — rliaid iddynt weithio 
drwy flfydd yn fynych, ac y mae tìfydd yn anhebgorol cyn y 
gall dyn ennill hyfdra penderfynol i geisio y fendith aádawedig, 
ac nid gwiw i’r hwn sydd yn amheu feddwl y derbynia efe ddim 
gan yr Arglwydd; ond y gwr sefydlog ei feudwl, sydd yn 
nesàu gyda dwylaw glân, yn benderíÿnol, etto yn amyneddgar 
liyd amser daionus Duw i gyfranu, lieb osgoi, na gadael i’w 
ílÿdd wanycliu dim, efe a dderbyn y fenditli, a’i ffydd trwy 


UDGISOS 3GIOK. 


2SI 

h_vO a iTtiyblir erbyn y tro uesaf er derbyn bendith a fyddo 
fwy; felly gwelwn fod oeiliail ein Tad i gyfranu y fendith jian 
yn ufyildhau yn troi er lles i’r Saint yn fynycli. I)uw sydd yn 
ywybod oreu pa bctli sydd er eiu lles, a cheisiwn ninnau yn 
ífyddiog nes derbyn. 

(1 'w barliuu .) 

Gìjììt o Dre- Sior. Tiiomas IIahiíies. 


ÜDGOÜN SEION, 

% 1 1 

Jíren 3? gaint . 

Î>YJ)I) SADWRN, jMEDI 1. IÄSÔ. 

Sííi-’yllfa Eulwys DüL'w yn NüHymiiu. - Gydíi phloser yr 
hysbyswn ein boil yn c1lv. 11, naill ai drwy gyieiliacl), drwy 
Jythyrau. neu drwy lîeitliiau eglurliâol y fod y Llywyddion yn 
gyíl'redinol ;ir y Cynnadleddau yn ymddeífroi i’r gwaitl) pwysig 
o iawn rybudtlio eu cyd ddynion o bwysigrwydd y genadwii 
olaf lion oV nef — adferia 1 yr efungyl dragy wyddol, a'r unig 
iacbawdwriaetli a gynnygia Duw i’r byd rhag y barnau, y 
newynau, yr heintiau a’r rhyfeloedd ag y mae Efe ar dywallt 
ar ddrwg-tldynion. I’r dyben o wneyd liyny yn effeithiol, dylid 
nid yn unig annog poh swyddog i chwilio am bob cyfieusdra a 
alîo gael i bregetlm a thystiolaetbu ; dylid nid yn uuig, wneu- 
íliur hyny «irwy ddylanwad Ysbryd y cariad, a hod yn daer i 
berswadio. ond hefyd ystyriwn fod cyd-dystiolaethau cydryw- 
iol y Saint, yn enwedig drw v eu hesiamplau duwiolfrydig, a’u 
bueheddau difrwheulyd yn anliegorol er eael Hwyddiant ar yr 
hàd da a hau r. Cyinheila doethineb yr Y bryd dwyfol a íedd- 
ant i wylio ar fo I liyn yn eynuneradwyo ac yn rhoddi grym i'r 
gair da; ac na fyddout yn c.iniatâu i'r naill dynu i lawr drwy 
fucheddau anaddas yr hyn a geisia y fìyddloniaicl adeiladu ar 
deyrnas Dduw. Dyger pob person i glorian eywir y Udysyybl- 
urlh a rád roddwyd i ni gan Ben Mawr yr Eglwys ; canys oni 
rodiant yn ol y rheol hou ofer eu bedydd a’u lioll broO'eö arall ; 


282 


■rt»Gous euioy. 


yr hwn a harhao yu tîyddlon i gadw holl orcbymynion Duw 
hyd y diwcdd yn unig ;> r'y * i < I cadwedi'.'. 

Mae gorniod o le i oí’-.-i t’oò ; ; i.int yn yr.iorphwys arwneyd eu 
“gweithrcdoedd cyntaf" yn uni-j, íVì pe bacnr yn credu mai 
uíyddhau yn unig i’r l;eu dòyled«wydd:m a ganfyddent hwy yn 
ddyledus arnynt yn **n ■iríodiad cyr.taí' i'r eglwys yw yr oll 
«ydd yn angheiirheiòiol ; tra n*i tiiroseddant ryw gyfreithiau 
pendant, oud dytod i cyi.irfodydd yu we«idol gysson, talu 
ambell geiniog at uario y ;; vaitii yn mîaer.. nen heidio — fel yr 
ewyllysia.it, a thray griHaut ond ri.ygnu uyda ’.ii ryw fodd heb 
tC*u hvsgymuno, y l»ydd o'r goreu arnynt yn y diwedd. Sonir 
cryn lawer gan rai fel hyn am eu dechreuad gyda’r Eglwys, a 
clieisiant esgusodi -cu hunain i raddau rhag cyflawni yr hyn a 
•geisir ganddynt yn awr, ‘ o achos,” meddant, “ nid oedd pethau 
jfel yna yn ofynol pan y daethym i i’r eglw\s er ys blynyddau 
yn ol.” Ni phetruswn gyhoeddi hwnayn ysbryd sectyddol, 'ie, 
yn ormod felly i barluiu hyd y d'wedd yn Nlieyrnas Dduw, 
eithr rhyhuddiwn bawl» a garwn i yiuochelyd rhagddo. Cyf- 
amrnodasom à Duw wptli iyned i ddyíi'oedd hed\(ìd i nfyddhau 
■i •* hoh fj'iir a ddaw o cnau yr Arglwydd” drwy ei weision. 
Teyrnas gynnyddol y w Teyrnas Dduw yn yr ystyr yma; Efe 
a eglnra ddirgelion ei deyruaG “ yn llin ar lin,” ychy«iiií” yn 
awr, fel y galloiit ei ddcall a’i wnenthnr. yr iiyn a deilynga 
iifcîynt •* ychydig” eiiwaith ; ac .felly gwelir inai wedi uwneu- 
thur yr \chydig a orcliyniyna y ceir y wers newy<ìd, ac y mae 
,pob gwers oîaf mor aoliehgorol i aclmbiaeth yr enaid i fywyd 
ag oedd V g.yntaf; a’r sawl a wrtliodo gytîawni yr olaf, -torlrwr 
adduned yw. a tforífeti;; ei luiẅl drwy iiyny i freinliau y tŷ, ae 
i ddysgeidiacth yciiwanegol yr II wu vr addawaeiu ufyddhau 
iddo. f shryd gwrthgiliad yw liwr.a; ac wedi \ r ysg ymuner 
hwna <» o.gl wys TMuw, efe yw yr uciiaf ci lais hraidd i dystiol- 
•aethu niaî t iilwys Dduw yw. neu oedd iion yn ddiau. eithr fet 
inae gwactiia y modd fod «lyoion drwg wedi dwyn pcthau 
uewydd a gunnescl i<ldi. yr hyn ni all ete oddef. 

Mae dosparth arall i’w caol a ûut i’r eitìiafìon arall i’r rhai 
.•iiyn ; eu holl ymgais yw am botiiau newyddion gan ddiystyru 
vr heu ; yn eu gwane m.iwr am liefol’.on bethau i ddiwHllu eu 
cbwaet!) an^henog, ymgrafanga eu hyshrydoedd ehedogog ara 
yr hoii dilirgelion a gyhoeddir yn .Seion drwv \ d our/ud, y 



UD(ÎOUN SEIOíî. 283 

.Neivs. a’r eyfan onrl yr liyn n berthyní». iiWynt yn neilUTuol i’w 
cyflawni yn y cylchoedd y nu-.wit ynfMynt, »e nid anfvnyeh y 
ceir liwynt yn dys.L’u eu Lìywyiiiiion yn y <j>' '. r-n . i'críiiynant 
i breswylwyr ijwliìii ii»*al!, o <hin n i*> y:y !<*hia<ì:« wsjluinoi 

iddynt eu liunain. fel pe yno eisoes. ! .. b aüu ».i > na gwneyd 
dini o’r hyn a- -ofynir gamìdynt yma. Tra y m.i, : ' nCild at 
wybodaetli yn dda trwy nob eyfryimnu. a- vn ; ' . o’r hyn 

a gyhoeddir vn Seiou a tlirwy y a !*oll l' idau yr 

eglwys, etto nnie eisieu ewttogi'tipyn ar *Vìe yr adar 

hyny a eliedant <!■ os y nytli eyn magu f.l.'í' ' • *■ «idaionus 

íÿddai iddynt y tìait inai yr unig ífordd i .. •> y inwyn- 

hâd o’r benditiiion a'r iíoI\ gi'eydd hyfryd byuy yw. drwy 
wrando ar, a gwneuthur Iiol! gyngliorion y rbai a osodw\d yn 
arweinyddiou iddynt tra ym:i; mai o g; m i gain, o 'ifydd i 
ffydd, ac o nerrh i nerth, fel hyn yn unig y cyrhaeddant y 
mwyniiâd o’r hyn a ddysgwyliant. 

Dymunem argraffu ar feddwl pob nn o’r-Saint y ffaiîh inni 
iachawdwriaeth leunyddiol yw yr u ,; .g un a wna les, ac mai 
drwy ufydd-dod beunyddio! ;’r hyn a ddysgir iddynt y ceir lii. 
I’r doeth-ddyn raae cyfiawni y wer-s brpsennol a cluiel gwers 
newydd yn rhesymol, dysgwyliadwy. ac ai hel’Lond er cyn- 
nyddu ei ddealltwriaeth ar gynnydd y rhai y d\sg\v\)ia gyd- 
oesi â hwv yn y r.efol wlad. Wrtli y ddau ddosparth yna 
cdywedwn fod ** y llyíhyren yn lladd eithr yr Yshryii yn hyw- 
hau” yn awr fel yr oedd yn amser Paui yn g\ mliw\ s; dysg- 
eidiaeth yr Offeiriadaeth a 'fo yn eu plith yw rhcol a bywyd y 
rSaint, ac y nuie dartodedigaetls yn sicr o gymmcryil l!e ar y 
rhai a wrthodant eu hymborth dyddiol hwy. nad pa un ai dan 
feddwl fod yr ymbcrth mynedol a eawsant yn eu l ahandoil. 
ynte yr yrnborth dychymygol a gánt yn'Seion y.. d:!ij.onol ,i 
gynnal iiywyd. Ryddedd iilwadnu tairion ac amsen 1 y cylla 
am ymborth î’r corlf gofh'm y Saiiit fod vr enaid 'i rcswylia 
ynddo yn herson mor ym hiihynol ar ymbiu th yslirydol yn ei 
bryd er ei les ag v\v y cortf. 

Mae genym air neu ddau at ddosparth arnll o bohì ag sydd 
rhy anwyimiius o’u lies eu huiinin, seí y rhai a \ st \ vh:nt y fod 
•rhwyinau arnynt i gyíîawni dyledswyddíiu yshrydo!. fel eu 
galwant, megys byw yn focsol, yn weddigar. elusei gar. a duw- 
■iolfrydig, eithr a ystyriant eubod at ou iliyddid pa un a gyí'ran- 



LDUOÜN SEION. 


284 - 


ant o’u hamser na'u heiddo at waitli I)u\v. Dywedwn, fod y 
sawi na cliyssegrodd l*ì liunan a’r oll a berthyna iddo i’r 
Arjjlwydd yn rhoddi iddo “abertli ânatus,” tra y gotyna Efe y 
blaenffrwytli a’r di anaf o bob peth, r.eu c-i fod yn dorrwr amniod 
os wedi cyssegru eu liunan a’i oll. y «rWrthodo wasanaeth y 
iiaill neu y lîall pan ei «íofyna. Mae ufydd-dod i’r naiil or- 
chyinyn o eiddo I)uw drwy ei weision o.uyd-bwys i’w «tytlawni 
îigyw y llall. Tra y niae Ysbryd Duw we<ii cyinbell Llywydd- 
îaetii eu Iíejilwys i ofyn jran y Saint i dalu deunaw adimeu yn 
íìynyddol at adedladu Teml yr Arglwydd. a thray gorehymynir 
i'r naill a’r llall gyfrann o'i eiddo, yn ol fel y bendithia Duw 
ef, i’r Drysorfa Ymfudol er casglu ei blant i Seion, ni aliwn 
ddirnad am unrbyw esu'us (iigunol i esgusodi neb o anufydd- 
dod a csgeulusa wneuthur feily. Mae a.nglien mawr i’r lioll 
Lywyddion bregctbu, darlithio, ac cshonio os mynant. neu ryw 
fodd i gael gan y Saint iawn ddeall y dyledswyddau o gyfranu 
at y Cymdeitliasau daionus hyn, ac at dalu eu dyledion i’r 
eulwys am lyfrau. Ofnwn fod esgeuiusdod gormodol o ddysgu 
yr egwyddor ddaionus hon i’r Saint ; mae y ffaith o fod neb a’u 
IiesueulusMiit yn wirfoddol yn honi unrhyw liawl i freintiau eg- 
1 wys Dduw yn profi ditfyg iawu ddeall twriaetli, lieblaw fod 
hychandra y cyfraniadau at y naiil a’r llall yn ffaith alarus i 
brofi i'r Llywyddion fod cu gwaith liwy o ddysgu ar ol. yr hyn 
a brawf eu l)od yn euog o becliod o esgeulusdod, yr bwn sydd 
wedi myned braidd yn annyoddefol. Er prawf o liyn, cyfer- 
bynied y Llywyddion gyfraniadau y Saint at y petliau liyn â 
chyfraniadau yr un rifedi o Saint yn unrhyw wlad arall ; er 
engliraifft, sylwer ar gyfraniadau Cynna<ileddau yn Lloegr, y 
rliai a gyhoeddir drwy y Síctr; sylwer yn rhifyn 34 o’r gyfrol 
am y flwyddyn lion. a ciieir fo i un (ìynnadiedd, yn cynnwys 
ond 241 o aelo iau, wedi cyfrauu mwy at y D. Y. Barliaus 
a’i Deml nag a gyfranodd tair ar dileg o Gynnadleddau Cymru 
ii t j r r un pethau!!! Ilawyr! ystyriwch ! mynwch ddiwygio 
ar frys. Cynnadledd arall a welir yn cynnwys ond 670 o ael- 
o.lau wedi taìu mwy o amryw bunnoedd nag a dalodd dros 
4000 o Saint (’ymreig ! LywyiMion! pwy a gaiff y gamp 
nchel? Betli meddwch ! onid vw yn llawn bryd deffroi, os 
bytb y gwucir? Etto ceir engliraiflt arall yn Scotland yn cyn- 
nwys tua un o bob pedwar ag sydd yn Ngliymru wedi talufwy 



ÜDC.ORN SEIOÌî. 


2g5 

ná dwy traitli y swni at y Deml a'r Drysorfa Ymfadol Barhaus 
ag a dnlodd lioll Gymru yn y chwarter diweddaf! Etto gofyn- 
wn mewn syndod pa beth mae ulywyddion yn ei feddwl na’i 
wneuthur? Pa fodd y dysgwyliant gael o Ysbryd eu swyddi 
na gwen na ffafr Duw arnynt tra yn ymollwng i’r fath far- 
weidd-dra ac esgeulusdod anesgusodol ag a arddangosir yn 
hyn! Xid y’m yn meddwl caniatàu i liethau barliau fel hyn 
yn hir. Nid gwiw beio tlodi y Saint, canys mae y Saint Cym- 
reig yn wybodus i ni mcwn gweil sefyllfa o lawer nag yw y 
rliai gyfranasant yr hyn a nodwyd. O na. drwy boidio cyfranu 
o'r hyn a ellir yw y íîordd i dlodi, tra mae bendith ar gyfran- 
iadau euyllysgar y tlodion i’w cyfoethogi, a bai y Llywyddion 
yw na bae yr holl Saint yn deall liyn drwy hrofiad. 

Frodyr, mae Duw yn gofyn i chwi edrych fod y Cynir’eithas- 
au hyn a Dospartli y lîyfrau yn cael eich cefnogaeth gref. ac 
eglurîiâd mynych yr un cymmaint ag y dysgwylia i chwi bre- 
gethu, bedyddio, dysgybiu, neu unrhy w beth arall aorchymyna 
i chwi ; ac o ganlyniad, pa fodd y gall esgeuluso y naill neu y 
ilall beidio a bod yn bechod yn ei erbyn. Ni raid i ni yma geisio 
egluro i cìmiyT anghenrheidrwydd o wneyd hyn gobeithiwn, ond 
yn unig galw eich sylw buan at y pet.hau hyn, er gweled diw- 
ygiad trwyadl a buan. Er gochelyd y siomedigaeth a geir drwy 
addunedau o swmiau mawrion ar ddiwedd y chwarter, cyhoedd- 
asom Dafleni cyfleus er cadw coffadwriaeth o’r oll a delir, ac fel 
y caffo pawb gyfle i daln eu symiau bychain yn wythnosol, yr 
hyn pe talasai pob un ond dimeu yn y mis, buasai hyny bun- 
noedd yn fwy nag a gafwyd hyd j r n hyn yn Nghymru. Ed- 
ryched pob swyddog perthynol fod casglwyr o’r iawn Yslryd 
yn cael eu danfon oddiamgyich bob boreu Sul gyda y Tafleni, i 
dderbyn cyfraniadau y Saint at y naill a’r llall o’r hyn a osodir 
o’u blaen. Dylai pob Llywydd ystyried yr esgeulusdod o hyn 
yn bechod, ac ymddwyn ato fel yr haedda. 


HHYFEL RHWNG Y TALEITHIAU A’It INDIAID 
GORLLEWINOL. 

Dylifa newyddion i’r Taleithiau yn feunyddiol o wahanol 
barthau o’r gororau gorllewinol, a chyda masnachwyr, myn- 
yddwyr, teithwyr, ahplwyr o wledydd yr Indiaid. fod cyffroad 



vnr,oi:x si-.ioN. 


2S8 

t'-ir gy!î.-uVmal y y mwyafrif o‘r )hv_v tiiau Iiifliaiû i i'r gor- 
ìlewin. goglíl ì a rlè orllewiu hyi y mynyùdau creisrlyd ae yn- 
in'iellacìi : e:i bo I yn uufrydol braiiiil wedi cyngreirio i wrth- 
s-jfyll aormei yr Uaol Daieithiau, ac y mae eisoes di os 3,000 
o'u gwrouiaiil weiii ymfydiiino mewn lie a elwir “ A ti hoilow,” 
nr y fforciii a arweinia i, ac niiî neppeil o rort Laramie. Dywed 
v genaii olaf'eu bod v/cdi yspeiiio yr lien fasnachẃyr lienaf yn 
eu piitli, rai a fuont fyw yn eu plitii am yn agos i 40 mlynedd, 
we.li ymbriodi â hwynt, a magu plant yn eu plith, etto mae’ 
atgasrwyrid yr Imliaiii gymmaint yn mrr yn er'oyn y gwynion 
l'ei y maent ar ol yspeiiio y rliai hyn o gaunoedd o geffylau, eu 
nwyJ’i.in. a bygwtii cu sraìps, wodi eu gorfodi i U'oi o’u plith 
am eu hywydatt. Ni wnaetliant fel liyn mewn unrhyw ryfel 
idaenorol a r gwynion. Yn awr, baeddiant y milwyr a anfon- 
odd y Llywodraetli i amddiffyn ymfudwyr, &c., i ddyfod i’w 
cyfnrfod, mai eu pleser a'u ’ sport hwy fydd lìadd pobcopa o’r 
gwyr à’r cotiau cochion, tra y byddont yn eogldroi i sŵn eu 
miwsig a’u drwni, ac yna y diangant i'r coed. Gwawdiant y 
meddylddrych o gaei eu goresgyn gan yr Utiol Daleithiau. 

Ymosndodd byddin o Iudiaid ar Fort ICearney, ac wedi gyru 
niier o’r Pawnees i mewn o’u blaen, lladratasant anifeiliaid y 
iie oddiar eu bugeiliaid. Saethodd y milw’yr i’w plitli, eithr 
fel yr oedd mwyaf fîortunus iddynt eu hunain a’r lle, ni 
clilwyfwyd neb, onidê diamheu y iladdent bob dyn gwyn oddeu- 
tu y lle, o herwydd yr oeddynt yn llawer lliosocach. Da yw 
dweyd iddynt foddlonì myned ymaith gyda eu liyspail heb 
ìadd neb. Mae tua 4,000 o filwyr y Llywodraeth ar eu ffordd 
j’r amddiffynfeyiid gorüewinol, eithr ofnir y byddant rhy ddi- 
weddar i acliub bywydau yr ychydig sydd yno eisoes. 

Daetti boneddwr Ffrengaeg o darddiad a briodasai ferch pen- 
naeth Indiaidd, o’r enw “ Pedair arth,” yn mhlith y llwyth 
iiiosog a elwir S:oux, gyda ei dad ynghyfraith i mewn i Coun- 
cil Bluffs. gyda 60 o lodges (teuluoedd), o herwydd iddynt 
wrtliod ymuno gyda y gweddill o'r llwyth i yrnladd yn erbyn y 
liobl wynion, am yr liyn dywedir fod y lleill yn holloll awyddus. 
Ilysbysir liefyd fod y Sious wedi cymmeryd gwersyll Mormon- 
uidd o ugain o waggeni. abod yn eu plith tuagugain o wragedd^ 
a pblant, ond dim dynion gwynion Ni ddywed mai gwynion 
y gwragedd a’r plant chwaith; ond digon- er gwrthbrofi yr 



t'l)GOKK sk:ok. 


2S7 


ysíori yna yvr rlivevil naJ oedd gwersyil o Saint wedi cyciiwyn 
niewn pryd i fod o fewn mil o Clltiroedd i’r fan a noda y stori. 
ac ni fuasai y Sioux yn myned mor bell i ganol gwlad y snafces 
i gymmeryd y fatli ysbail. 

Ar nad betli a ganiatâ Duw i’r înrliaid wneyd â'r Saint sydd 
yn yinfudo i Seion èleni dros y plains, gwyddom fod ar eu 
ffyddlondeb addewid o amddiffyniad lioliailuog fraieli yr Hwn 
ni tforffetiodd ei eirwiredd erioed; ac inewn nfydd-dod i alwad 
yr Iiwn yn unip yr ânt; pe ond liyny nid ofnwn y canlyniadau 
o ufyddbau idtlo Ef. Etto er cysur i’r sawl sydd ofnog am eu 
uyfoedion yno, dywedwn nad ystyria yr Indiaid mo y "Mor- 
monees" yn Americaniaid, nae o ganlyniad yn elynion ond yn 
gyfeillion iddynt liwy. Bu dda i ni am ein bywyd tra yn teithio 
yn eu piitb ein bod yn “ Fonnonee.” Gwaeddent mewn cyf- 
archiad “ Americani?” Atebem. na, mai ‘‘Mormonee” oeddym; 
nr hyn newidiai eu gwyneli-pryd, i lawr a’r drylliau a’r bwa 
saethau, a rhedent yn miaen hob amser i siglo dwyiaw yn siriol! 
M i allem lai na synu wrtli y dylanwad hyn, eithr tnwy nâ tliebyg 
fod iddo acliosydd uwcli dciynol, ac a fydd o fawr les ac amddi- 
ffyniad i’r Saint yn awr, er fod yr Indiaid wedi clywed an 
ormes yr Americaniaid ar y “ Mormonees” yn Missouri, ac wedi 
galaru yn fawr o herwydd merthyriad ein rropliwyd a’n Fat- 
riarch, nes mae yr oll yn magu cydymdeimlad brawdoi, ac mae 
y ddynoliaeth a feddant yn eu cymhell yn amddiffynwyr rhag 
'• Cristionogion !” 


AWYDD AM SEION*. 

Gorthrvmi>i;r y dyddiau diweddaf, 
Sydd feiclius ac anhawdd eu dwynj 

Gweddiaf am gnel fy ngwaredu, — 

O Arglwydd gwna wrando fy ngwyn; 

Prysured a deued yr nmser, 

’liwy’n e'drych nm weled y dydd, 

Pan gaffwyf o'r gortlirwm pre3ennol, 

Yn hoilol fy ngollwng yn rhydd. 

Awyddus wyf beunydd am Seion, 

Mi garwn fyn’d yno i fyw ; 

Rhyw bethau daionus ddywedir 
Am seion— cartrefle píant Duw; 

Gwir gariad ac undeb s’yn fiÿnu, 
llhwug pawb o breswylwyr y tir; 



nnGoiìN siìion. 


Ofs.Ŷ 


Iliraetlilawn yw f ena'ni sm Seion. 

Gwnewch goelio — ’rwr’n (i’wedy-d y gwír. 

Gan f’ awydd mi nnfiwn yr eision. 

l’c gallwn ond eyrliaeiid y iàn. 

Rhaid aros ryw ’ehydig hach etto. 

Feallai ewna wawrin'n y man : 

Boddionaf i ’wyllys y nefnedd, 

Boed hynyy peth ng y fo: 

Yn brydlon fe pofìr am danaf'. 

Caf fyned i dref yn fý nhro 

Taibach, get Abernfon. Thomas BiiniARns. 


TALIADAU AT DDYLED CYNNADLEDI) OBLLEW- 
INOL MORGANWG, O AWST Uf.g HYD Y 2âain. 


î. George Cutliffe. Seis. Abertawy 

2. Wm. Lewis, Alltwen 

3. Margaret Lewis. ei wraig 

4. Jolin James, Alltwen 

5. Ann James, ei wraig 

<>. Wm. F. Williams. Alltwen 
7. Mary Williams, ei wraig 


(I 10 0 

0 ô 0 

o ."> o 

0 • :i o 

0 'î o 

o lo o 

o lo o 


£2 0 o 

D.S. Mae rliai ereiil wedi talu eyfran. eithr ni ehydnabyddir 
hwynt drwy yr U dgop.n, hyd oni ehyflawnant en haddewidion. 


Df.iíeyniadau am Lyfraii o Awst 12 hyd 17.— W. Lewis. 
Gorll. Morganwg, £1 1 9s 3}c; Griffith Roberts, £1 ; Isaac 
Jones, £1 8s lO^c. 

»,* Anfoner pob llythyran, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Copt. Jortes, “ Udçiorn Stion" Offiee. Stcansea. 

C Y N N W Y S I A í>. ■ 


Cofiinrtinn Cymmanfa Gyffie'linol 273 

Uythyr o Pflinas y Spnnish Fork 275 

Lhtlnr v Chwaer Hamels 277 

LÍythyr Henry Harries ‘278 

Cnis iit nteb Gofyniadan, & c 27í» 

(iolygydoiaeth. — Llwyddiant Eglwys Dduw yn Nghy.nru 2St 

Rhyfel rliung y Taleithiau á’r lndiaid Gorllewiuol 2S. f > 

Awydd am Seion 287 

Taliadau at Pdyled Cynnadledd orllewinol Moicatiwg 288 


A B E R T A W Y : 

AROHAf-FWYO A rHYHOFPnWYn f!AW V. 



UDGORN SEION, 

N EO 

^ernt \> ^aínt. 


Ühif. 19.] MEDI 15, 1855. [Cvf. YIIL 


“TYSTIOLAETIÍ, EFYDD, AC YMDDIRIED.” 

(O’r “ Deseret J\'ews.”_) 

Yr wyf yn oredu yn yr Arglwydd Iesu Grìst, yn ngwaith y 
brynedigaeth, yn egwyddorion iachawdwriaeth a bywydaü 
tragywyddol; yn nghyfammodau gwaith y dyddiau diweddaf, 
dyfodiad Llyfr Mormon, yn Joseph Sniith, fel Ptophwyd, 
Gweledydd a Dadguddiedydd i Eglwys Iesu Grist o Saint y 
Dyddiau Diweddaf; yn natgüddiadau y Nef dtwyddo, ac yu 
yr egwyddor o fywydau tragywyddol. 

Meddai un, “ 0, y mae geuyf y fath dystiolaethaU fod fy’m 
Sfydd yn sefydledíg, oes, y mae genyf y fath ymddiried yn 
ngwaith yr Arglwydd, ac yn nhystiolaeth ei w'eision, fel y 
gallwn sefyll gerbron y byd i gyhoeddi yr egwyddorion hyn, 
Yr wyf yn gwybod fod y pethau hyn yn wirionedd; ydwyf, 
gallwu wynebu ffroen y magnel, canys gwell fyddai genyf farw 
n:; gwadu y pethau hyn; ydwyf, yr wyf yn gwybod fod y 
Brawd Brigham yn Brophwyd, ac yn olynydd i Joseph.” Can- 
iatewch i miofyn, a ydych chwi yn gwybod hyn drwy dystiol- 
aeth yr Iesu, neu aydych chwiyn ymorphwys ar dystiolaethau 
dynion, ac ar ymndroddion a rhesymiadau yr Henuriaid f O* 
nad yw tystiolaeth yr Iesu genych, eeisiwch hi heb oedi, ac 
ymdrccliwch o ddydd i ddydd i'w clnidw, gan goâo maì hebddí 
nis gellwoh feddu y ffydd hono sydd i fywyd tragywyddol — 
hebddi ni fyd<! genycli y cyfryw ymddiried yn yr Arelwydd atf 
18 [Pris !(/-. 


290 ' 


E'üG GKJ% 


a’cli breintia ä myneJfü i’w bresennoMeb, nae a’eh cynnaíía ys 
nydd profedigaeth. Nid wyf yn meddwl y profedigaethanj 
hyny o eriidigaeth a gawn oddiwrtli eingeiynion; canys pac 
ein herlídir, pryd liyny yr ydym- yn gryf ; yn yr anigylchiadaus 
hyny y maedyn yn gytfredin yn anghîwyfadwy. Yn anfynych 
iawn y cly wwu am ddyn yn gadael achoa rhyddid tra y byddc 
byddin y geiyn yn ymwasgu arno, eitlir y mae profedigaethau 
o natur ysgafnaeh yn gytfredin yn aciiosi syrthiad y Saut ; neu 
y pryd hyny mae y geìyn yn debycach o’n cyrhasdd. Teiinlwn 
na wnaeth y brawd hwn neu hwnaew yn eithaf ìawn ; neu 
teitniwn l’od gwell amcan geaym i drefuu rhai pethau nâ’r rhai 
a gawsant eu tueddu i’w gwneuthur. Dechreuwn achwyn,- 
beiwn, ytnoilyngwn gyda ein teiinladau, daw' y diafoì i mewn 
r’n helpu yn mlaen, a ehyu hir gyrir ni oh !ìe. a ciiyn y deall- 
wn ein bod wedi ein maglu, ac fel yr ymuesiio ysbryd y diafol ? 
ac y rhoddwn ninnau le i’w ddylanwad, ciiia Ysbryd Yr Ar- 
glwydd, a buan eir, handwyir mewn cwrnwl o dy wyilwch, 
eiu gadewir i grwydto, a bnan yr anghoüwn yr Arglwydd; 
felly yn mhob i drwch y blewyn eis cam-arweinir hyd oní 
chwbìheir ein dadymchweliad. 

l>yma y Uwybr a gymmeiodd pob nn a adawodd y gwirion- 
edd ; Uawer a ystyriwyd megys eolofnau yn yr eglwys; llawer 
ag oedd eu tfydd wedi myued yn ddiareb; Uawer ag oeddynt 
wedi synu y byd à’u tystiolaeth, a’u haddysgiadau wedi eael eu 
gwrandaw, a chaei clod a phoblogrwydd; llawer a adnabuasant 
allu Duw, a thrwy weinyddiad pa rai y eyflawnwyd gwyrîhiau, 
ac yr iachäwyd y «Kifion ; ac y mae hyd y nod y rhai a gawsant 
weinidogaetli angylion wedi cael eu harwain ar gyfeiliorn, a 
Ehrwy roddi tfordd i ddylanwad drygionus wedi gadael yr Ar- 
glwydd yr Hwn a’u prynodd, troi o’r neilldu a chael eu gorch- 
fygu. Am liyny, frodyr, bydded eich hytnddiried yn Nuw, 
eanol-bwynt eich tfydd fyddo ynddo, wedi eich dysgu trwy 
ddadguddiadau Iesu Grist ; a sefydler eieh ffydd gan dysîiol- 
aeth yr lesu, yr hon y w Ysbryd y brophwydoliaeth, a cliadarn- 
haer hi gan yr Ysbryd Glàn, fe! eich bendithier yn enw Iests 
Giist, Ameu. 


Sani y I>ri>i>iAU I)twBDi>Ay, 


Ì3DG0HN 6E10N. 


29 î 


LLŸTHYR Y LLYWYDD H. C. KIMBALL AT EI EAB 
YN LLÖEGR. 

D. Ll. II. Mawr, Mai 29, 1855. 

‘Er anwyl Fab Wílliam, — Derbyniais y llythyrau a ysgrif- 
eaasoch pan ar eich gwely cystudd gan y frecli wen. Pan 
gyrhaeddasant, yroeddwu ar daitli trwy y sefydliadau deheuol, 
yn nghwnipeini y L!y wyddion Yöung a Grant, ac éreill ; unai 
ilawer gyda ni yraa a thraw, nes yr oedd y cerbydau yn 2S 
îuewit rhifedi. Aethora i ddinasoedd San I'ete, Fillmore, Par- 
owau, a Cliedrwydd ; daeth y brodyr i fyuy o Fort Harraony, 
a threiliasant y Sul gyda ni. Yn Fort llarraony, mae y caerau 
amddiílynfaol o wyth i ddeg troedfedd o uchder, 200 troedfedd 
ysgwàr; ac yr oedd y gweithfeydd haiarn yn myned yn mlaen 
yn dda ; o’u ffwrnes fach yr oeddynt wedi rhedeg chwech neu 
■saith toddiad, ac ẃedi gwneuthur rìiai castinga o 200 i 250 pwys 
yr un, tra yr oeddem tii yno, ac yr öeddynt yn bwrw peirian- 
nau i osod morthwyì mawr ar waith er gwneuthur eu peirian- 
iiau eu hunain, ac wedi bwrw esiamplau rhagorol — anfonwyd 
Un esiampl o haiarn gwaith i fyny i’r ddinaa hon, gystal ag a 
wnaetbpwyderioed, a pliob argoel gystal ag oedd ddichonadwy, 
Un rhwystroedd eu bod yn brin oddyniou i gario y gwaith yn 
mlaen yn effeithiol; ein bwriad yw codi digon o gynnorthwy 
yn Ninas y Li. H. Mawr i anfon i waered atynt yn union, fel 
yr hwyluâir y gweithfeydd. Y maent wedi adeiladu a chwbl- 
haü ffwrnes fawr anferthol, yr hou a chwytliant i mewn eyn 
hir, ac y mae yn gwneuthur yn dda, ac yn ilwyddo yn y parth- 
»u hyny o’r wlad. 

Pan aethom i waered, edrychasom ar wythîen arddercliog o 
äò yn Nyffryn San Pete, yr hon a agorir yn union, ac fe ddygir 
glò i’r Ue hwn, am 80 doler y duüell, i ddiwallu ein gofiaid a’n 
peiriannau, ani yr hwn y meddylir y bydd lawer rhatach nâ 
clioed, ac y mae gystal â dim a welais erioed yn Hen Loegr, ac 
y mae yn dda genyf ddy wedyd y fod cyflawnder o hono. Mae 
yn gorwedd yn y mynyddau, yn union i’r gorllewiu o’r fan y 
croeswn afon San Pete i fyned i Mantí. 

Gadawsom ddinas Cedrẃydd er myned adref boreu dydd 
Llun, â chyrhaeddasom yma boreu dydá Sul am hanner awf 
'wedi naw, wedi bod bum niwrnod a hanner awr yn teithio « 



î?2 ÜDGOKK SErOW. 

ddinas Parowan i Ddinas y Llyn Eíalpn (270 o filldiroedd). Ar 
ein taith pregethasom yn y mwyafrif o’r sefydliadaii, gan eu 
hannog i ymwellhau, a symud tomenan eu hysguborau ac ar- 
llwysfeydd bryntni tuallan i'r muriau, addurno eu dinasoedd, 
gwneuthur y llefydd yn ogonwldns, a fFrwythlo-n; dyma oedá 
ein prif bregethau, ar iddynt ymwellhau ar eu talentau. aç 
adeiladu tai ac v3guborau da, i gymhwyso eu hunain i fod yn 
brif adeiladwyr yma, fel y byddont alluog i gymhwyso eu 
hunain i fod yn brif adeiladwyr yn y Jerusalem Santaidd. 

Tuag wythnos neu ddeg diwrnod cyn i ni gychwyn tuag í 
waered, aeth y Liywydd Brigham a minnau tua’r gogledd cyn 
belled â Box Elder, gan annog y Saint i wneutbur yr un modd, 
a dihuno o’u eysgadrwydd. a gwasanaethu yr Arglwydd, 
gwrandaw ar gynghor, nfyddhau i’w' orehymynion, a pharotot 
erbyn y pethau hyny sydd yn dyfod yn fuan ar y byd. Gallaf 
ddweyd i ni gael y Saint yn gyffredinol ar eu gwellhâd, yn y 
gogledd a’r deheu, mewn pethau ysbrydol a thymmorol ; mae 
y cyfryw bethau yn dygwydd yn NySrynoedd y Mynyddoedd 
ag sydd yn deffroi yr oll i deimlad o’u dyledswydd, nid yu unig 
yn mhell, ond gartref. 

Oddiyma i’r deheu, cyn helied ag yr aethom, torrwyd y llaf- 
uriau i lawr gan geiliogod y rhedyn, ae nid oes hanner can erw 
o unrhyw fath o lafur yn sefyll yn bresennol yn Nyfiryn y 
Llyn Halen, ae mae yr hyn sydd ar lan yn caeì ei dorri i lawi 
yn gyflym. Yn Swydd Utahmae y maesydd yn lled anghyfan- 
nedd. Nid oes flaguryn gwyrdd o lafur i’w weled yn nyffryn 
Juab. San Pete, nac yn Filmore. Y maent yn hauo hyd yn y 
Llyn Haien Fach. ac yn ninas Cedrwydd hefyd. Gan fod y 
wlad gymmaint diweddarach, nid yw y llafur fyny etto; ond 
y mae ceiliogod y rhedyn yno yn barod i’w ysgubo cyn gynted 
y tŷf i fyny. I’r gogledd, cyn belled â Box Elder, yr un yw 
yr olygfa.; lle y torrant y gwenith i lawr ymddengys ei fod 
wedi ei ladd, fel pe na fyddai modd ara ail dyfiant. Mae yn 
debvg y fod tair gwaith gymmaint o lafur wedi ei hau ag a 
hauwyd arun amser o’r blaen yn y mynyddau; ac ymddengys- 
fel pe byddai yn anghyfannedd-dra lioilol; ae wrth olwg pethau 
yn bresennol, nid oe3 yr un argoel lleiaf y eodir un bwshel o 
lafur yn y Dyffrynoedd y tymmor presennol hwri; etto, geilî 
eeiiiogod y rhedyn fyned, fel y galluogir ni i hau gwenith ac 



ÖÜGofcs äEIOl*. 


Ẅö 

ỳá y» iMiweddnr. Gallwn ddweyil y fod tnwy o wyrdd bethau 
yn y gerddi yu Ninas y Llyn Idalen nag sydd yn yr oli o'r 
gerddí erc-ilt yn y deheu. etto y mae llawer o’r gerddi yn y 
ddinas wedi eu Uwyr ddyfetha. Dywed y brarrd Staines 
wrthyf y boreu hwn y fod ganddo bum can mii o goed afalau 
Seuainc wedi dyfod i fyny, ac y niaent oU wedi cael eu torri i 
iawr i’r ddaear; ac inewn llawer o erddi, Ue yr oedd y coed 
peacha\ y niae pob dalen a phéachen wedi myned. Ni welsocli 
well goiwg erioed ar y peaches nag a welwyd yn Nyffryn y L!. 
Halfcn, ond y ìöae fy nglioed i. gydag amryw ereill, yn sefyllyn 
dda o hyd— wedi eu üwytho ■Iphe.aches. fel y mae ilawer o’r 
■cangep.au yn liongian i lawr yn feichiog gan ffrwythau. Y maa 
f'y nglioed eirir. wedi <su Uwytlio eleni am y bedwerydd waith. 

A’r lioli anghy fannedd-dra hyn yn syllu yn ein gwyneb- 
au, ni welsom yr un wep gam. ond ymddengys pawb vh fyw- 
iôg, eysuriis ac iiawddgar, gydag eithriad o’r gwrtligiiwyr 
diffydd; gobeithiwn y eynnydda eu gofid hwy — y eychwynant 
i Galifonna, neu i ry w le «rail. a iiyny ar frys — nid oes llawer 
<i lionynt ur ol yn awr, gan fod ll.iwer wedi myued er ys tipyn 
yn ol. Eel hyn y mae fy nlieiniladau i, ac felly yr oeddynt o’r 
blaen,— os yr Arglwydd a'i trefua fei ag i ddinystrio ein cnyd- 
au, mi a'i cymmeraf yu rhybudd y buasai mwy drwg wetli 
dytbd aruom nâ newyn am fara. Nid oes ofn arnaf i, nac ar 
y cyfiawnion, y newynwn yn gyminaint ag y byddwn ffydd- 
lawn ac y cadwn ci oreliyinynion Et' ; dywed yi Arglwydd mai 
ei fusoes Et' yw darparu tx gyfer ei Saint, ac Efe a wua i ni t’ei 
y gwnaetli o’r biaen yn ein hamser anghenog. 

Gadawodá Coionel Steptoe a’i fyddin y lle hwn tua’r amser 
yr aeth y brawd Brigìiain a minnau tua’r gogledd. . 

Mae y Cenedioedd gau mwyaf wediesn gadael, a theimlwn yn 
ddedwydd iawn, gweil fuasai genym gael gwared o honynt hwy 
pe bod heb fara. eany6, os na íydd genym fara, nid ydynt yn 
debyg o dtiyfod atom î’ei y dy weuais ac y dywedaf yn aivr 
gwell tyddai gonyf weled fy nbeulu yn ceibio gwreiddiau, a 
byw ar gig lioiî ddyddiau c-u lieinioes. a bod yii Saint, gwasan- 
aotiiu eu Duw, a gosod syifacu i etiíeddu bywydau tragywydd- 
ol, nà’n gweled yn caei digou a mvned at y diafoi, fel y mae 
Uawer yn myned, y rhai nid ydynt wedi gwertlifawrogi eu 
bcndithioü; a gallaf ddywedyd rnewu gwirionedd, William, o’r 



Î94 


ÜDGÖRN SEI03T. 


holl bobl sycld yn byw ar y ddaear, y Riae genym nî, Saînt y 
Dyddiau Diweddaf sydd yn byw yn y mynyddoedd, yr aehfu 
mwyaf i fod yn ddiolchgar, oblegid ein bod wedi ein bendithio 
eanys yr ydym yn cynnyddu mewn msddiannau ae yn nghys- 
uron bywyd, y maent fel pe yn ymarllwys arnom— llawer sydd 
yn eu gwerthfawrogi, a llawer nad ydynt : o’r hoH bechodau 'n 
ba rai y gall dyn fod yn euog, y mwyaf yw y peehod o anni- 
olchgarwch idd ein Duw, yr hwn sydd wedi ein bendithio à’r 
fath gyöawnder. Meddyliaf fod fy ntab Wiíliam yn gweled y 
pethau hyn yn eglurach yn awr nâ chyn i'w lygaid gael eu 
hagor i weled y newyn a’r tlodj yn yr hen fyd yrta lle y triga 
yn awr. 

Y mae fy nlreulu i, a’r eiddoeh chwi, yn gysurus, a chan 
ddynt dai gwychion, digon o wisgoedd cynltes, blawd eàn a 
cheirch da, cloron. a gwyrdd-lysieu ereili, digon o laeth ac ym- 
enyn, acyn mhlith pobl dda sydd yn gwasanaetlru eu l)uw. Yr 
ydym oll mev/n lieddwch â'n gilydd — yT hyn r.is gali y byd 
ddweyd, nac unrhyw ddwy sect na plrlard ar y ddaear ; cyn- 
nydda eirt hundeb yn feunyddiol, a gallwn gy dnahod llaw eit\ 
Duw yn rnhuh i>eth, a gweled gwaith ei rldwyiaw yn mhlith y 
aenedloedd. 

Yr hydref dhceddaf, wedi i Colonel Steptoe a’i fyddir, ddod 
i mewn ynra, gyda’r Earnwr Kinncy, Mr. Htdman, ac arnryw 
ereill, gwnaethoni à hwynt megys y dylid â boneddigion, a 
gwahoddasom hwynt i’n gwyiiau a'n preswylfeydd, a phorthas- 
om hwynt, a cheisasom wnentliur rhywbeth o hooynt. Tra yn 
gwneuthur tiyn, dechreaasant a chymmeryd thyddid anwedd- 
aidd gyda’r benywod. Ryw amser yn Chwefror diweddaf, yr 
oedd y brawd Gratit â minnau yn y cyfnrtbd; nid oedd y ltrawti 
Brigham yu hresennol o herwydd anhwyldeb. Cyfodais t 
lefaru, syrtliiodd yr Ysbryd Glân arnaf, a liefa.rais fel y’m 
tueddwyd, dynoc-thais e« drygiofti a'u gwcit’nredoedd llyg- 
redig a ffiaidil yn ein plith, a digiasant.. 

Cefnogodd y brawd Jedediah â — yr oedd cynddrwg â daear- 
gjryn iddynt. Yn fìaeiiorol i hyn yr oeiidem y dynion gorets 
sydd yn fy\\ r , yr oeddynt wedi dweyd hyny yn y cyhoedd 
a’r dirgel ; ac wedi hyny dywedasant nad oedd iseìach sect o hohì 
nâ nyni, o’r Llywodraethwr i wacred, ac yr oeddynt yn harod 
t gymmeryd ein by wydau. i)yy\y yd y drefîerth hou arnom ü 



ÜDGOTÌN Si'.IOTÍ. 


29S 


îrerwyiM iddynt fyned dros ben y llestri gyda’r benywod ; a 
rhai crach-ddiafliaid salw, a feddent yr enw o Saint, pa rai 
oeddynt hefyd, fe'. mae y ywaetha’r modd. ar lun dynion — y rtmi 
a brcffesent fod yn Saint, a ddaethant altan yn lìed dỳn ar Je- 
dediâh a minnau. ean fedd-wl nad oeddem yn iawn. a dywedent, 
pe byddai y Llywydd Yonng yn bresennot, y caflem gerydd 
ganddo, a dysgwylinsant i ni gael ein eeryddu pan y deuai 
allan. Pan y daeth alian, daeth heb eamsvnied am dano, cef- 
nogodd ein tystiolaeth, ac acth yn mheli tuliwnt i ni. Gellwch 
benderfynu iddo ddwyn dystawrwydd a gAg ma r .vr oddiwrth y 
rhai a’n beiodd. . . . Y mne y Barmcr Sìiarer t/n 

foneddwr, wedî prn/i ei hun, cyn t>ei!cd â hgn, yn ddyn da ; ac y 
mae yn meindio ei fusnee ei httn. Efe y w yr eithriad o’r cyffred- 
inolrwydd. 

Cychwynodd yr Hemiriaid Iíycie, Heywood, a thua dwsin 
neu ychwaneg o genadon at Israel, tua Dyflryn Carson, er ys 
bythefnos yn <sl. 

[Yna rhodda hanes tua chant o genadon ereill tiefyd, gyda 
leu gweddeuau, e«i hanifeiliaid, ac anghenrheidiau ereill, a aeth- 
ent i sefydlu yn enhlith gwahanol Iwythau yr Indiaid. neu 
Israei, a dywedaj— Y mae yr Indiaid yn mhob lle yr awn yu 
«ithaf heddychiawn a ciiyfeillgar, ac yn fwy deailgar — y maent 
yn weithwyr da rhagorol. Y mae gan Kanoshe a’i wyr 
dyddyn da ar y Corn Creek. ae y mae yn byw tnewn tŷ cryno. 
Aethom i’w weled ef. Daeth ef ac wyth neu ddeg o’i wyr gyda 
ni yn ol hyd Cedrwydd. Aeth mewn waggen a’i squaw gydag 
ef, fel y byddai yn debyg i’r Blaenoriaid mawrion. Pregetliodd 
i’r Indiaid yn ninas Cedrwydd a Pharowan. Gadawodd yr 
Indiaid eu biaenoriaid yn y ddau le, o herwydd eu bod yn 
ddiog ac na weithient. Bu Arrapeen a’i Iwyth i fyuy yma, — 
efe yw y Blaenor yn lle Wallcer ; y mae yr oll yn fwyn ae 
yn dda. Aeth Arrapeen i’r esgynlawr y Sul diweddaf, ac an- 
nogodd y Saint i wrandaw ar Brigham, cymmerj'd ei gynghor, 
a gwneuthur fel y dywedai. 

Bydd sylfaen y Deml hyd waelod y llofft isaf wedi ei chwbl- 
hau yn mlien tua bythefnos. Mae y gweithfeydd cyhoeddu» 
yn myned yn mlaen yn hwylus. Y mae ail dŷ mawry brawd 
Brigham yn agos yn barod, a ilawer o welliadauyn myned yn 
BDlaen yn y ddinas. .... 


296 


EI>GOKN SEION, 


Pris y càn jma yn brcsennol y«' £ I 5s, a'r gwenith yn Ss 4 c 
y bwshel. 

Yn awr dywetiaf am betbau yn y teulu. Y tnae eieh mam 
yn mwynliau ieohyd da iawn, ac y mne yn galonog i iwn; felly 
y mae yr oll o’m gwraítedd a’m ptant, ao y maent raewn ysbryd 
da, ac y mae eu calouau a’u serchiadan yndyfodynosodedi.it' 
ar bethan nefblaidd a chyssegredig, a gwnant y goreú a allant 
yn ol a wyddant. .... Ain ein ceffylau, gwar- 
theg, a defaid, y maent olì yn gwneuthur yn dda rhagorol ; lle 
na fu ond 300 pwys o wlan, yr wyf eleni wedi cael 4aö pwys. 
Yn agos gynnifcr o ẃyn ag sydd o ddelaid eleni. Gallafddy- 
wedyd ein bod oll yn ymdaro yn dda, yn meddu cysuron 
bywyd, ac y mae hyn yn gyffredin yn mhlith y Saint yn y 
dyffrynoedd. Mae y brodyr lly wyddol oll yn dda, ac yn anfor, 
eu cofiant atoch. 

Duw a’ch bendithio oll ag einioes, heddwch, llwyddiant, a 
bywydau tragywyddol, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Ydwyf, eich anwyl dad, 

Heber C. Kimbai-!_ 


U D G 0 K îs T SEION, 

Di KH 

*cifn p Äamt, 


DYDD SADWRN, MEDI 15. 1855. 

Newybdion o Utah.— Y n mhlith y lliaws o newyddioni 
dyddorol a ddaeth o Utah yn ddiweddar, nid oes nemawr ddim 
a gaiff fwy o sylw Golygyddion llygredig y byd, na nemawr 
ddim a darawa eu chwaeth yn weil ná’r difrodaeth a wneir gan 
y ceiliogod y rhedyn a’r locnstiaid; ymfìrostia rhai o honynt 
lod hyn yn farn Duw, ac yn sicr braidd o ddwyn *' Mormon- 
iaeth” i dranc truenusaeh nag a allodd ei hoü elynion wneuthur 
drwy y byd ; credant y gorfoda newyn i’r Saint i ymadael o 
Utah, i chwilio am ymborth; nad all yr Unol Daieithiau gludo 
ymborth cyn belled o ffordd i borthi dros 50.000 o bobl dros y 



cüooiîn sf.io». 


297 

gsuaf. Eithr er mor ofidus yw fod y Saiot yn dyoddef y fath 
golled, da yw iddynt fod ganddynt Dduw gwell i ymorphwys 
arno, nag ar drugaredd y “ Cristionogion'’ a’u halìtudiasant o'u 
plith i drengu os gwnelent, ac fe’u siouiir nios na tliroa y rhôd ar 
ol hyn. fel nad Joseph alltudiedig a aetli yn ol i Gaanan, ond mai 
ei alltudwyr a orfuwyd gan newyn i ddyfod ato ef am ymborth. 
Os nad felly y bydd, etto, er dued y cymylau presennol, nid 
ydym yn gwybod dim am fwriadau Duw tuag at ei blant nà'r 
byd! Ni wel llygaid Golygyddion a Plieircb y byd i amcanion 
Duw, oud cyn belleil ag y neidia eeiliog y rhedyn; er bỳred 
ei gam ef, nid llai yw nâ golwg bỳr doethian y byd. Cofus gan 
y Saint i Dduw ddweyd mai ei fusnes Ef yw gofalu dros ei 
blant, ac Efe a'i gwna yn well nag y gallant hwy wneyd dros- 
tynt eu hnnain, os ufyddhant i’w orchymynion Ef. Efe a’u 
galwodd yno, Efe a’u gosododd ar waith i adeiladu Seion a’i 
themlau, ac mor sicr â hyny Efe a’u portlia hefyd, nad pa fodd 
y bydd hyny. Da genym ddeall fod y Saint yn ddigon ffydd- 
iog i ddysgwyl am iaeliawdwriaeth yr Arglwydd yn y cyfyng- 
der hwn etto, fel Israel gynt. Os y farn a ddechreuao du I)duw, 
pa le y saif yr amruwìol a’r pechadur ? 

Hysbysir ni drwy newyddion diweddarach fod y gwaelanod 
y môr wedi dyfod yn gymylau yno etto ar ol ceiliogod y rhed- 
yn, fel yn y tymmor eyntaf o'u sefydliad yno. a gwylied ei» 
gwawdwyr yn ein cyfyngder rhag i adar y nef brofi eu hunain yn 
fwy trugarog ac ysbrydoledig nà hwynt. Ond h> n sydd bysbys, 
fod liyn fel yr oll, yn brawf o tfyrìd y ffyddloniaid; ac er yr 
arswyda rai rhag ymgasglu yno yn ol gair yr Argiwydd, etto 
ni syfla hyna y pur o galon, fel ag i’w droi o’r ff'ordd rliag 
myned yno. 


Newì dcios Tua.mor. — O'r “ Luminuig. am y 14 o Orphenaf, 
lloffwn a ganlyn I’o t yr Anriiydeddus Orson Ilyde, (yr liwi» 
yr liaerai Golygyddion y Tuleithiau ei fod yn St. Louis ar yr 
un ainser yn chwilio am ddeg o wragedù newyddiou.) ynghyd 
a'r Anrhyrì. G. F. Stiles a J. L. Heywood, wedi myned i» Dd. 
í . I . II. Mawr i Ddyffryu Carson, i sefydlu Swydd newyrìd yn y 
Diriogaeth. Mae ein parclius i'rawd, y Golygydd, wedi myned 
i’r Dyff'ryn. gan fwriadu dychwelyd cyn y geuaf, ac « ,rìi ym- 
ddiried y Luminary i Olygyddiaeth alluug ein hanwyl frawd 



UDGORN SÎÎIOÎÍ. 


293 

Orson Spenoer; fod yr FTenurifid ,T. T. Bell. llywydd diweddar 
y genadiaeth yn Môr y eanoldir, a’i wraig, wedi marw yn y 
gwersyll ar cu fifordd i Seion; fod yr Henuriad Sechrist. llyw- 
ydd v tfwersyll, wedi innrw drwy ofcr weithio ei hun yn chwilio 
atn anifeiliaid y çwersyll a aothent ar flfo Mae gwersylloedd y 
Saint wedi bod yn weddol iach hyd yn hyn, oddieithr ychydig 
«'r Cholera, yr hwn a srymmerodd ymaith amryw o’r Saint o 
Texas, ag oeddynt yn nufwersyll y Lly wydd Blair. Ni aflon- 
yddodd yr Iodiaid neb o honynt hyd yn hyny. Mae John F, 
Flourney wedi deisebu senedd Talaeth Georgia i ganiatâu Aml- 
wreigiaeth; eithr ni ddeallwn pa lwyddiant a gafodd. Y mao 
îlwydtiiant mawr v r edi dilyn ymfudiad y Saint hyd y ffordd 
newydd eleni liyd st. Louis; o blith tua 1,200 a ymfudasant ar 
fwrdd y ddw v long y “ Jurenta” a’r “ S. Curling,” ni bu «n 
farw ar fôr na thir hyd St. Louis, yr hyn, mewn gwrthgyfer- 
bynind i'r marwolaethau mynych a gymmerai le yn mhlith pob 
ymfudwyr ereill ond Saint, oedd yn achos o ìawer o syndod 
drwy’r Taleithiau, ac yn eael ei godi i‘r gwynt gan y newydd- 
iaduron yn gyfifredinol. 

( }fonnon ” am yr 28ain o’r mis blaenorol, lloffwn : — Fod 
holi wers\lloed«i y Saint, oddieithr dau neu dri, wedi cyehwyn 
eu tfordil o’r gwersylltau. st*f Atchison, cyn yr Sfe-t; y cych- 
wynai y îleiil yn riîlien tri neti hed war diwrnod, ac y eludent 
gyda hwynt heiriannau agerfad. yr hon a wna y Llywydd B. 
Young i hwylio ar y L!vn llaien Mawr; yr oedd ein parehus 
Ly wvdd Daniel Spcncer yno yn iach ar y pryd hyny : yr Ar- 
glwydd a*i hcndithioac a’i «iycliwelo yn ol yn iach ac yn fuan. 
(atwsai y Saint sy<id yn llafurio tyddyn y I). Y. Barhaus, yn 
Mormon Grove ger Atchison. a’r Saint ereiil sy’n ymgasirlu 
yno i ymbarotoi i fyncd yn mlaen yn y flwyddyn ncsaf, gryn 
wlcdd ac ainsi r hyfryd ; hiüasant eu byrddau oll à daiiteithion 
cvnnvreiiiol ».*r tyddyn ci hunan, yr hwn oedd yn f.ynod o 
ifrw» thlon a gobeithiol i gynnortìiwyo y Saint tlodion yn y 
drfoloh Mae hwyddiant evtfrc linol yn dil\ n ymdrechiadau 
yr Hi-nuriai I sydd yn teithio drwy'r.Amcric:». o Canada hyd 
Tex:is, a llawer o'r hen Saint ag oeddynt wedi myiìed i gysgu 
yn ym ideífroi ac yn ymharotoi i fyned adref i Seioii; tiriasai 
yr Uenuriad G. Q. Canon yn San Francisco gyda hwriad i 
Arolygu y wasg yno dan Olygyddiaeth P. P. l’ratt, ac i gv- 



ÜDGIÎON SElOy. 


299 

hoeddi Llyfr Mormon yn yr Hawai dejr. Dywedir fod y Saint 
yn sefÿdliad Sun Bernardino wedi darsranfod helaetlirwydd o 
aur yu y mynyddoedd cyt'ayos iddynt; eithr hyderwti nmi iniit 
haiarn, plwin. glô. neu’r eyffelyb yw, rhag sugn dynu addolwyr 
y “ duw ntelyn” yno i lygru eu mlioesau hwynt, a throi eu par- 
adwys yn uffern iddynt. Mae y Saint wedi gwneuthnr sefydl- 
iad newydd ar ddyffrynoedd y Vegas, rhwng eu setÿdliadau 
mwyaf deheuol yn y Basin Ma*r a San Bernardino, ger yr 
afon Rio Virgin, nid neppell o’i harllwysiad i’r afou fordwyol 
Colorado. Dywedir r.a wrthodasai y Col. Steptoe Ly wyddiaeth 
Utah, eithr ei fod wedi anfon i Washington y cymmerai y 
awydd os cafTai ei Je yn ei f'yddin wedi gwasanaethu ei amser 
yn y swydd hono, a dysgwylid atebiad bnan yn nl. Mae y 
«hwyldroad yn Mexico yji ftÿrnigo, a darpariadau prysur yri 
eael eu gwneuthur ar yr afon Rio Grande, &o., i gyssylltu tuir 
talaeth yn un werin lywodraeth, a dyfod i gyfundeb y Taleithiau 
Americanaidd. Mae ymgasgl fan newydd y Saint ar Ynysoedd 
môr y deheu yn bur llwyddiannns, a’r hrodorion o’r gwalianol 
ynysoedd cylchynol yn dyfod yno yn ewyllysgar i lafurio odan 
arolygiaeth y brodyr Amerieanaidd. 


YMDDYDDAN RIIWYG SECTYDDWR. MORMONIAD, 
AC ANFFYDDIWR. 

[Parliari o tliul. 135 j 

Mormoniacl. — Nid oes ammheiiaotli ynwyf na foihllonweh 
ehwi, Mr. Sectyíhîwr, i drefn y Testament Newydd er profi 
dwyfoldeh crefyd ì. 

Sectydchrr. — Gwnaf, canys y rheol anffaelediir yna a’m hys- 
bysa dilarfod i lawer gredu yn Nghristpan u cìsant ci v. yrthinii, 
ond gweil yw genyf gael clywed pa fodd y mae oael prawt o 
ddwyfoldei) eieh crefydd yn nghyntaf, cyn dadîeu ychwaneg 
fel yna. 

M.— Gwcll yw genyf inriau ddnngos yr iawn a’r unig ffordd, 
nag ymdraífcrtìm yn awr i brofì nnd dyben Duw yn cyflawni 
gwyrthiau oedd er argyhoeddi dynion i gredu ei air, er y dyl- 
asai cerydd Crist i arwydd-geiswyr, a’r ffaith o’n hanghredin- 
iaeth yn y gwyrthiau a welent, brofi y pwr.c yn eglur, nçu brofi 


300 


ÜDGORN SEIOÎf. 


fod Duw wedi cnel ei siomi yn ei ddysgwyliad. Gorfoda eic'h 
gwadiad o’r olaf i gredu y blaenaf ; ond. gan y gwnaed arwyddion 
a rhyfeddodau gau, &c M ymddengys i mi maiy ífordd gywirafi 
ddyfod i wyboclaeth o wirionedd yr athrawiaeth yw drwy gredu 
trstiolaeth gweision Duw. ufyddhau i’w cenadwri, a chael 
mwynhâd o díìawn yr Yshryd Glàn, yr hwn yn nnig a’ch gall- 
uoga i iawn farnu pethau dwyfol. trwy yr hwn y dadguddia 
Duw hwynt, ac heb yr liwn nis uall neb farnu pethau Duw, 
canys dywed Paul, ** Pethau Duw nid edwyn neb. ond Ysbryd 
Duw,” ac felly gwna y sawl a wrthoda grefydd a addawa uyn, 
heb ei phrofì, gam a’i enaid ei hun, gwelwch. 

3 . — A ydycdi cliwi am ddangos nad all neh farna pa un a yw 
eicli crefydd yn ddwyfol ai peidio lieb ufyddhau i’w gofynion 
} T n nghyntaf? Er nad wyf fi yn credu fod ireb yn gwybod 
fod eu crefydd yn ddwyfol, nac ychwaith y i'od Duw yn rhoddt 
dadguddiadau, eithr fod yr liyn sydd yn yr ysgrythyrau sant- 
aidd yn ddigon. 

M . — “ Petliau Duw nid edwyn w ab ond Ysbryd lHiw." 

— U : , siwr, neb dynion, neb arall ond Ysbryd I)uw. 

J/. — *• A iiyni a dderbyniasom, nid ysbryd y byd, ond vr 
Ysbryd sydd o D luw, fel y gwypom y pethau a ràd-roddwyd i 
ni gan Duw.’ - Y rhai a feddant Ysbryd Duw sydd yn adnabod 
pethau Duw. ac ui ddichon neb arall. 

S. — Wel, yr wyf yn gobeitliio fud Ysbryd Duw genyf fi, er 
ü wieie i ydwyr' — liwcli y llawr: ac os ydy w, yr wyf yn adda» 
i faruu pethau dwyfol. 

M . — .Mae eich gwadial blaenoroì o ddadguddiad prcsennol 
yn proíi i’r gwrthwyneb, canys trwy fod Duw wedi «ladguddio 
trwy ei Ysbryd yr adnabyddodd ei blant yt' hyn oedd o iiono 
Ef; megys yr adnahydclodd Pcdr mai Crist oc*dd Mab y ])uw 
bvw, — -Gwyn dv fyd di Simon mab Jonna, canys nid cig a 
gwaed a ddac/g/ublio-bl byn i ti, ond fy Nliad yr Hwn sydd yn y 
nefoeild.” V:t b»*th a ddywed Paul?'-Duw a'u beglurodd neu 
a'u dadguddiodd i ui drwy ei Ysbryd. Gwyn dy fyd rli Simon 
ynte, cauys uid wrth ice/ed gwyrth yr adnabvddaist ei Fab Ef 
lesu Grist, yr liyn yw y bywyd tragywyddol, ond trwv ddawn 
Duw, sef yr Y’sbryd Glàn. trwy yr hwn y dadguddiwyd petliau 
dwyfol i’r Corintliiaid liefyd. Prawf ar.dl mai trwy gredu gair 
I)uw ac ufyddhau iddo yw yr unig tîbrdd i wybod ac i farnyi 


ÜDOORH SEIOÎf . 


»1 

pethau Duw yw y fTaith o fod “ ffydd yn dyfod drwy glywed {ac 
nid drwy ice/ed], a chlywed drwy air Duw,” a hyny drwy breg- 
ethwr anfonedig, canys " pa fodd y pregethant onis danfonir 
hwynt.” Y ffordd i adnabod pwy a anfonwyd gan Dduw yw 
eofio na ddanfonodd Duw un gwas i’r byd heb roddi gwybod 
iddo pa air i bregethu. a dywedyd “ Fel hyn y dywed yr Ar- 
glwydd,” nac heb brofl ei air yn wirioneddol i’w ufydditn. 

•S’. — Y mae modd i wybod ynte, eithr oni ellir gwybod cyn 
ufyddhau? 

M. — Nyni a dderbyniasom yr Ysbryd, &c., fel y gwyfom.” 
Nid gwybod cyn derbyD Ysbryd Duw. sef Ysbryd doethineb a 
dadguddiad (Eph. i, 17), yr hwn a wadwch chwi, ac ni ellir 
derbyn Ysbryd Duw ond trwy ryngu bodd Duw. drwy ffydd, 
wedi dyfod drwy glywed; o ganîyniad ni ellwch wybod cyn 
derbyn Ysbryd y dadguddiad, na derbyn hwnw cyn credu gair 
Duw drwy ei weision, ac ufyddhau iddo. 

S. — Yn mha gytiwr y dywedwch fy mod i ynte os yn amddi- 
fad o’r cyfryw Ysbryd? 

ií. — Yn ddyn anianol, neu anysbrydolcdig ; ac y mae yr 
apostol yn dywedyd, “ Dyn anianol nid y w yn derbyn y pethau 
sydd o Ysbryd Duw : canys ffolineb ydynt ganddo ef ; ac nis 
gail eu gwybod, oblegid yn ysbrydol y bernir hwynt.” Onid 
troseddu rheol Duw fyddai ceisio argy hoeddi dyn trwy weled tra 
y dywed Efe yn maenllaw mai ffolineb fyddant ganddo; ac onid 
ynfydrwydd fyddai, gan nas yallai efe eu gwybod hwynt, sef 
petliau Duw? 

S. — Y mae yn wir fod hyna yn ysgrythyr, eithr gosodwcà 
eich hunain goruwcli eich barnu, pa un a ydych yn iawn ai 
peidio heb ufyddhau i chwi. 

M Gwnawn, canys yr hwn sydd ysbrydol sydd yn barnu 

pob peth, ac efe nis bernir gan neb anianol. 

S. — Wel, cawn siarad etto, rhaid i mi chwilio mwy i’r pwnc, 
ac iawn drefnu rhai gofyniadau sydd ar fy meddwl. 

iíurjìíCT'.- Byddai yn dda genyf innau glywed chwaneg am 
Dduw sydd yn rhoddi dadguddiad, ond nid oes un tir i wrth- 
wynebu cynnygiad teg ein cyfaill Mormonaidd. Dydd da i 
ehwi hyd oni chwrddwn etto. 

A bertewy. 


Wm. Lewis, 



CDGORN SEÌoîí. 


CYFLAFAN SEBASTOPOL í 

«tiellir ci clianu ar y «lòu “ Dipyrwch gwye Harlscl’." 
Och! o’r cynhwrf a’r rhyfeloedd, 

Sydd yn Rwsia a’i hardaluedd, 

Lleddir dynion wíth y railoedd, 

Yn Sebastopol. 

Byddinöedd Lioegr, Ffrainc, a Thwrci, 
Sydd yn awr yn cynddeiriogi, 

Ac yn taflu tanllyd beli, 

I Sebastopol. 

Gwaeddi mawr sy’n canlyn, 

A’r Uobi oll mewn dychryn ; 

Rhoi tai ar dàn, a’r plantos mâri 

Yn raeirw yn gyflafan : 

üch! o’r gáíar raawr a’r gwaeddi, 

Glywir gan eu hotf rieni,— 

Maent raewn cystudd a thrueui, 

Yn Sebastopol. 

Methant gysgu gan eu liofnan, 

Arswyd brâd ar ol y brwydrau, 

Ofnant gael eu gwrieyd yn ddarnau; 

Yr, Sebastopol; 
l’ell y cly wir sẃn eu llefau, 

Gan mor dost y niae eu clwyfatì, — 

Collodd miloedd eu haelodau; 

Yn Sebàstopol: 

Yno gwelir mamau, 

"N wylo yn eu drysau, 

Gan deimlo’n ddwys fod bafn o bwyì, 

Yn lladd eu perthynasau ; 

Teimlant fod eu hoíf gyfeillion, 

Wedi eu lladd gan eu gelynion, — 

Wylaut beunydd yn hiraethlon, 

Yn Sebastopol. 

Y mae'r liaint yil lladd ei filoedd, 

Yn ngwlad Rwsia a’i hardaloedd,— 
Rliynant hefyd gan oerfeloedd; 

Ger Sebastopoli 



l’ur.oHS 3 k:0!í. 


30Î 


fìwrthddrycli sylw. yr holl bobloedd, 
î)iuas twrf yr holl genedloedd. 

Triÿfa ’sbrydion blin ryfeloedd, 

Y w Sebastopol ; 

Ffynnonell y gofidion, 

O lioni tardd arwyddion, 

Fod digter l)uw ar ddynolryw, 

Am wrthod byw yn uuiawn; 

O, na wyddai yr lioíl bobloedd, 

M ai arwyddion Duw y nefoedd, 

Ydy w Rwsia a’i rhyfeloedd, 

Yn Sebastopol. 

í'Jtint. Thomas Co.nwaI'; 


taliadau at ddyled cynhadledd OELLEW* 

INOL MOHGANWG, O AWST 24 HYD MEDI 10.' 


ì. Thomas Richards, Aberafou . 

2. Mary Richardä, ei wraig 

3. Ann Llywelyn, Abercenfiig . , 

4. William Llywelyn, etto 
•V Mary Basett, Cwmafon 

6. William Hanwering, etto 

7. Hopkin Jonas, Treforns 
b. Gwenllian Jones, ei wraig 

9. John l J erkins, Llansamlet 

10 . Thomas Fisher, Abertawy (Seisnig) 

11. Edwin Fistier, ei fab 

12. Elizabeth Llywelyn, Wig 


£ s. e. 
0 2 6 
0 2 tì 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 15 0 
0 8 0 
0 10 0 
0 7 6 
0 2 6 
0 2 6 


£2 19 0 


D.S. Mae rhai ereill wedi taîu cy frari, eitbr ni chydnabyddir 
liwynt drwy yr Udgoen, hyd oni ehyfiawnant eu liaddewidion. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

NuwitDDios o Ewhop i'k Amekic mEwn ciiwe’ diwkhod, 
— Darperir porthladd St. John, Newfoundland, i dderbyn yr 
agerfadau a gludant y llythyrau, o'r hwn le y gallant aufom 
newyddiou gyda y Telegraph o fewn thwe’ diwrnod i'w tyeb* 



364 


ÜDGORN SEIOR. 


wynìad o’r porthladdoedd hyn. Tn nechren 1858 bwriedîr 
gwneyd hyny mewn cyn lleied o fynydau braidd ! 

Brwtdr Tcheunata, — A ymladdwyd, Mehefin yr 16eg, ar 
y lle uchod, tterllaw' Sebastopal. Yr oedd y byddinoedd unol 
wedi parotoi yn gryf ar gyfur y gelyn, yrhwn a ddyagwylient 
yn ddyddiol, a’r ìiwn a ddaeth ac a gafodd dderbyniad cynhe* 
gan y lluoedd a sefydlid erllaw y bont ac arbenau y bryniau 
cyfagos. Nid hir y buwyd cyn y clwyfwyd 8,500 oT Rwsiaid, 
o ba rai y gadawsant 3,000 yn feirw ar y maes. 

Sebastopoi, wedi ei hennii.i,. — Drwy newyddion a ddaeth- 
ant gyda’r Ehetric Teley>aph. dyddiedig Medi 9. hysbysir ni y 
fod tref Sebastopol yn meddiant y byd iinoedd unol; fod y 
Bwsiaid wedi dianc i ochr ogleddol y porthladd, ac fod eu hoil 
loneauw’edi cael eu dinystrio, oddieithr ychydig agerdd longau 
a ddefnyddient yn eu ffoedigaeth. — Os gwir yw liyn, fel y mae 
yn o debyg, er nad yw newyddion ehedawg yr Hysbysydd 
Trydanawl wedi hysbysu y gwir bob amser, gellir penderfynu 
y fod aberth fawr wedi cael ei gwneuthur, — y fod gwaed dynol- 
lon wedi ffrydio yn llîf. a thalu yn ddrud am Sebastopol. 
Hawdd y geliir penderfynu liyn pan gofiom am yryinosodiad 
aflwyddiannus hwnw ar y Mahilthoff a’r Redan, prif amddiffyn- 
feydd tref Sebastopol, pan y meflwyd catrawdau cyfain i lawr 
gan y cenadon marwolaetb a ddanfonasid o fagnelau y gelyn. 


Ctmmanfaoedd y Deau. — Dwyreiniol Morganwg ar y SOain 
o Fedi, Bryc.heiniog ar y 7fed o Hydref, Mynwy ar y 14eg, 
Gorllewin Morganwg ar yr 2lain. Llanelli ar yr 28ain, Caerfyr- 
ddin ar 4ydd o Dachwedd, Sir Aberteifi ar yr lleg, Gogledd 
Fenfro ar y I8fed, a Deau Penfro ar y 25ain. 


Derbyniadau am Lyfrau o Awst 18 hyd Medi 6,-Wm, 
Lewis. Món, £1; Ben. Jones, £2 4s 3c; Lewis Davies, £2 lüs; 
Grifîith Roberts, £3 Os 7-ýc. 

*,* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Copt. Jones, “ Udgorn Siion” Oflìce, Sicansea. 


CYNNWYSIAD. 


Tystiolaeth. Ftydd.ac Ymddlried 089 

Llythyr y Llv»ydd H . C. Hitnhall at ei fnh yn Lloegr ‘291 

Gnlysyddiaelll, — Newyddlon o tJtíih— Newyddion Tramor ‘29lè 

Yiuddyddnn rbwn» Sectyddwr, Mormoinnd ;,c Antfyddiwr ‘299 

Çyfl .fan Sehastopol 311-2 

Taliadau at Ddyied Cynnadicdd Orllewinot Moittanws 30‘2 

Atniywiaetbau, &c 303 


4 II E li T .1 W Y : 

IICSrllliyB A OHTHOSl llWYR ElT U. H RGl- 



UDGORN SEION, 


WBÜ 

ŵerni u ^aínt. 


Hhiì'. 20.] MEDI 29, 1855. [Cvf. VIII. 


ARAETH Y LLYWYDD ,T. M. GRANT, 

A draddodwyd yn y Tabernac!, Dìnas y Llyn Halen Maur, 
Mawrtii ! !, 1855. 

Yp, wyf yn ddiolehgar am y bendithion a welodd yr ArglwydS 
íbd yn dda i anrhegu y bobl yma á hwynt. Oa nad wyf yn y 
•yhoedd bob amser yn mynegu fy niolchgarwch i’n Tad nefoi. 
•tto teimlwyf yn ddiolchgar am ei holl gymmwynasau, pa na 
a wyf yn mynegu hyny ai peidio. Y mae genyf reswm i gred« 
fed yr holl bobl yn teimlo yr un fath, h.y., pawb a deimlant yn 
iawn, pawb Saint, ncu bawb sydd yn byw yn unol a’r grefydd 
a brotfesant. 

Derbyniasom lawer o dystiolaetbau o ddaioni Dnw, ein Tad 
■efol, mewn cystudd ac mewn iechyd; atebodd ein gweddiau, a 
diwallodd ein haughenrheidiau ; mewn trallod y gweinyddodd 
i ni gysur; a plian y mae goleuni ei Ysbryd arnom, canfyddwn 
driniaetii yr Arglwydd yn eglur, ond tra y mae yr Ysbryd 
bwnw yn absennol oddiwrtliÿm, ni chanfyddwn mor eglur ei 
drugareddau a’i fendithion sydd yn dywalltedig arnom yn 
feersonol, ac fel pobl. Aiae yn debyg genyf y fod Duw yu 
nhrefn ei Itagluniaethau wedi ei ystyricd yn anghenrheidiol ar 
ferydiau, i adael ei blant yn unig, heb unrhyw gynnorthwy 
ueillduol gan ei Ysbryd Glán, fel y dysgont i’w ganfod a’i 
wertlifawrogi pan ei tywelltir arnynt. 

Sr enghraiíft, nid ydych yn gwerthfawrogi y bendithion « 
29 [PniB ly. 



b't/OOHil SErolf. 


306 ' 

fwynhewch yn dilydiiiol am wytlinos, mis, neu ffwyddyrt, gyrfp- 
maintâ’r lienditlnon achlysurol a dderbyniwch. Amddifadwcb 
ddyn o unrhyw ran o’i gynnaliaeth. liyd y nod y bara a l'wyn- 
hewch yn awr, a ciiadwdi ef oddiwrtbo am wythnos, mis, net* 
íìwyddyn, a plian ei derbynid gamítlo wedy’n, fe werthfawr- 
ogir llawerarno. Felly y mae i radilau gyàag Ysbryd yr Ar- 
glwydd ; nid ydym yn ei fwynhau boh amser; nid ydym yn e» 
dderbyn ar holl amgylelriadau bywyd fel yr ydym tnewn rhyw 
sefyllfa neillduol yn mha un ein gosodir. a !!e y mae arnom 
anghen neiUdutjl atn Ysbryd yr Argiwydd idd ein cyn- 
northwyo. 

Gweddiwn am lawer o betbau ; ac yr wyf wedi elywed rhai 
pobl yn gweddio yn y futh fodd ag y byddai yn ddrwg iawu 
ganddynt, pan yn eu pwyll, pe yr atebai yr Arglwydd eu 
gw-eddian yn llythyrenoì. Pe yr ysgrífenid gweddiau y bobí 
fel ag y gallent eu darllen, ae adfyfyrio arnynt, mae yn ddiau 
genyf y dymunent argrafBad newydd. Yr wyf wedi elywed 
pob? yn gweddio ari’r Arglw/dd wneuthur hyn-yma neu hyn- 
acw; mewn gwirionedd yr wyf wedi eu elywed yn gweddii* 
arno i wneuthur mil o bethau na chynnygient wneuthur eti 
hunain ; ystyrient yn bechadurns iddynt geisio eyflawni yr 
hyn a geisiant gan yr ÎIollalÌBOg ei gyfiawni iddynt. 

Fe ddylai gweithredoedd dyn gyd-tÿned è’i tfydd; os oeti 
ganddo ffydd a gefnoga ei eirian a’i weitliredoedd, fe ddylai ei 
weithredoedd gyd-fyned â’i ffydd. Mae yn ofynol i mi fod yn 
iawn yn fy ffydd cyn V byddwyf yn iawn yn fy ngweithred- 
oedd. Os chwerw y pren, ehwerw fydd y ffrwyth hefyd ; neu 
mewn geiriau ereill, adnabyddir y pren wrth ei fîrwythau, a 
ffydd wrth ei gweithredoedd. Os mai da fydd gweithredoedd 
dyn, daionus ei ffydd hefÿd ; 03 drwg ei weithredoedd, casglwn 
mai tìawd ei ffydd hefyd, a chasgliadan digon priodol ydynt 
hefyd. D.ylid bama pawb dynion wrth eu gweithredoedd; 
dyma safon gywir er profl pob dyn. Y mae gan tawer o Saint 
y Dyddiau Diweddaf fiydd gywir, a gweithredoedd cyferbyniol, 
tra yr hòna rhai foii ganddynt ffydd gywir, eithr a ddangosant 
yti amgen drwy en gweithredoedd. Pa fodd y gattaf fl farnu 
pa un a yw eich ffydd chwi yn dda ai peidio? Nis gallaf ei 
farnu ond wrth eich gweithredoedd. Os yw eich gweithredoedd 
yn dda, ac yn unol à chy£raith Duw, â Llyfr Morrnon, à Llyfr 



CW30RN SiälON. 30ì 

yt Atlirawìaeth a Chyfammodau, ac â rlieolau eyfiawnder y 
înae genyf hawl i gasglu fod eich ffydd wedi aohosi y gweith- 
redoedd a weiwyf ; y fod y pren, os goddefwch yr ymadrodd, o 
ba un y tyfasant yn dda. Eithr pan y gwelwn weitliredoedd 
dyn yn amrywio â thipyn weitìiiau o ddaioni heddyw, ac y 
fory, ac ar y trydydd dydd feallai y cyflawna ddrygioni ; 
eredu fod y dyu hwnw yn gywir ei flfydd, yn mhob ystyr o’r 
gair, nis gallaf. 

Llefarwn am Cydd fe! egwyddor gyntaf ein crefydd. Os mai 
yr egwyddor gyntaf ydyw, y mae egwyddorion ereill yn tyfu 
■o honi. Nis gallwm greu egwyddor, ni aliwn ond ei darganfod. 
Pe darganfyddech yr hyn a elwir yn egwyddor newydd, cyfeil- 
sornech pe dywedech mai ei chreu a wnaethoch, neu eich bod 
wedi dwyn egwyddor newydd i í'odoldeb. Bodola egwyddor yn 
dragywyddot, ac nis gall dyn ei chreu. Oscaníyddwch unrhyw 
gyfraith newydd mewn mesuryddiaeth, mewn seryddiaeth, neu 
unrhyw gyfraith gyssylltiedig â’r celfyddydau, nid yw hyny yn 
un prawf eich bod wedi dwyn i fodoldeb gyfraith newydd, neu 
iwybr cyfraith, eanys bodolodd yr egwyddor cyn i chwi wneu- 
thur y darganfyddiad. 

Y mae y gyneddf ynom i ddarganfod petliau new'yddion, ac i 
ddysgu a deall egwyddorion eyutaf athrawiaeth Crist. Ffydd, 
drwy fod yn egwyddor gyutaf eín crefydd, a sefydlir yn y 
ineddwldrwy glywed, gan brawfiadau, a thrwy dystiolaeth. 

Nis gallaf gredu yr otl a ddymunai fy nghymydog i mi gredu 
ynddo, uis gall fy nghredíuiaeth foddhan fy nghymydog bob 
amser, tra na fydd genyf brawfiadau, fe ddiehon, i gredu fel efe. 
Nid oes genyf dystiolaeth o dderbyn yr hyu a dderbyniodd efe, 
ac yr wyf yn ei wrthod. Anfoddlonir fy nghymyáog wedy’n, 
iiyd oni eilw amaf i feddu fiydd i gredu yr un peth ag yntau. 
Pe y rhoddai efe brawfiadau a thystiolaethau digonol i mi allu 
sylfaenu fy ffydd arno, i greu ymddiried ynwyf, neu sefydlu 
ffydd yn fy meddwl, yna gallwn gredu fel efe. Y mae ffydd 
ynte yn dyfod drwy glywed tystiolaeth, neu drwy fod tystiol- 
aeth yu eael ei rhoddi, neu ei dwyn gerbron y meddwl. 

Mae y dystiolaeth a dderby niasoch am y grefydd a broffes- 
wcli mor liollol wahanol ag y w y grefydd a broffeswch i unrhy w 
grefydd arall. Mae y Methodistyn, er engliraiíft, yn sylfaenu 
ei grefydd ar yr hyn a dystiolaethir wrtho ; dysgir ef gan y 



cnsosa SKÎO». 


ÍOP 

•jweinidog, y prefrethwr toithiol. y pregethwr cynortliwyoí, îiíít- 
raw yr ysgol, y cynghoryiiti, nen gan rai o’r aelodau lleyg. yrs 
rhai egwyddorion. neu mewn geiriiiti creill. rhoiídir tystiolaetb 
i’w argyhoeitdi fod yr egwyddorion hyn neuacw yn iawn. a syl- 
faenir eì grcdiniaeth ar y dystiolaetli y mae efe yn alluog i’w 
derbyn a’i synied, Mae eu tfydd yn cyd-fyned mwy neu laj 
â’u dyscybiaeth, neu erthyglau eu Ifydd; credant nad oes bnd 
îi ìl I>uw anfeidrol, tragywyddol, o dragywydduldeb idragyw- 
wyddoldeb, heb gorff, rhanau, na nwydau. Ni cheir eu tyst- 
rolaeth, neu aii profion o liyn, ond yn eu credö.m a’u traddod- 
iadau, ac y mae y rhai hyny wedi eu trosglwyddo i wared (» 
dad i fab, oddiwrth eu mhamgu, Eglwys Rhufain, idd ei* 
mham, Eglwys Loegr, credant liwy yn ddiddadl, acysgrifenant 
a chyhoeddant hyny ar led. 

Gallem noili eu duliiau o danelli, arllwys. a gweithredoedd 
ereill sydd yn unol â’n credo. Fe y credent mai y tiordd iawn 
ydyw trochi dyn yn ddieithriad dysgent ef felly, neu i gael 
hedydd arllwysiad, dysgent ef hyny ; neu y dylasid taenellu dyu 
er cyfateb á gofyniadau y netoeiid, dysgent ef hyny hefyd. 
Felly y gwelech y byddai eu gweithredoedd yn uriol â’u flydd-, 
„e na t'yddai ganddynt, fî'ydd, ni ehredent mewn na throchiad, 
taenelliad, nac arllwysiad. Os bydd un yn grediniwr mewn 
trochiad efe a’i hymarforn, eydnna ei weithredoedil â'i tfydd, ae 
efe a â allan ac a droeliir. Pa fodd y gwyddoch mai mewn 
badydil trocliiad y credael'e? Wrth ei weitliredoedd. Pa brawf 
sydd geuych fod y cyfry w 1111 yn credu mewn trochiad ? ' Onid 
oeddwn i yn bresennol,’ nieddai fy nirawd, 1 pan ei trochwyd; 
clywais ef yn dweyd wrth yr henuriad, neu yr otfeirìad, ei foiè 
yn gofyn trochiad ganddo, ac efe a aetli allan ac a gefnogodii 
ei ffydd drwy ei weithredoedd.' Byddai iiyn yn ymresymu teg. 
■ Ond,’ meddai un, ‘ yr wyf i yn credu mewn arllwysiad ilwfr ar 
fy mhen.’ Pa fodd y gwyddoch chwi ei fod yn credu hyn? 
* Yr oeddwn i yn bresennol, a chlywais ei' yn gofyn i'r otfeiriad, 
r,eu yr lienuriad, i arilwys dwfr arno, ac fe wnaetli yr offeiriari 
yn ol ei ddymimiad, a phrofai ei weithredoedd i mi ei fod y« 
oredu mcwn arllwysiad.’ 

Dywed un arali wrth yr offeiriad, ‘Yr wyf am i chwi fy 
nliacnellu i, gofynaf hyn o lierwydd fy mod yn credu niaí 
taenellu yw y ffordd oreu.’ Pa brawf sydd genyeh fod y dy» 



0!»ÖÖKN SBION. 


36 ? 


kwn yn cre'Su mewn taenellu? Y raae ei wcithredoedrì yn proís 
hyny. Mae y 9a.ith o’cli bod cliwi yn bresennoi, ac yn ci weled 
eí yn cael ei daenellu, neu yn ei glywed ef yn gofyn am wcin- 
yddiarì o’r dreih y® eicii argyiioerìdi y fod ganddo ryw fatli neu 
«•ywiogaetii o ffydd. A ydyw yr un fifydd gan bawb? Nae 
ydyw, ae y raae eu gweitliredoedd raor amrywioì ä’u ffyddiau. 
Os oes gwahanoi fathau o ffyddiau, rliaid fod gwahanol fathau o 
weitliredoedd. 

(>s nad oes ond un ffydd, ni ali ond uíi math o fedyrìd fod. 
Siaera Dr. Clark yu iiendant i’r Collossiaid gael eu claddu gyda 
Clirist mewn beiìydd. li ỳ„ trociiwyd liwy yn llytliyrenol. Dy- 
weda efe fod y Testament Groeg yn darllen irìdynt gael eu 
troclii, eu suil lo, eu clarìdu,— irìrìynt gacl cu cuddio. Pa fodd y 
gwyddoch ddiin ynghylch y Collossiaid? Pa fath ymresymu 
wnelcch. idd eich dwy n i benderfy niad mai mewn trocliiad y 
credai y CoHossiaid fel yr unig dduil? Iddynt gaei eu claddu 
vn UythyrenoL raewn dwfr? Etto. os ymholwch pa un a daen- 
ellwyd y Corimhiaid ai pi-idio. pafodd yr adnabyddech eu ffydd? 
Mcddai un. * Arìnabyildwn lii wrtli eu gweitbredoerìd. canys ìru 
» wn y cyrìonai eu gweiílirerìoedd i'u ffÿdd. A phe gw’einyddiU 
yr ordinliâd i’r Ephesiaid drwy arllwysiad, caffwn wybod hy«y 
wrth en gweitiiredocdd.’ Pa beíli raae y Beibl yn ddywcdyd 
wrthychf V fo<i un ffÿdd. un Arglwydd, ac un bedydd. 

Pe nieiidai y Pahyddion vr an ffydd liono ag oedd gaa 
y Collossiaid. a allent h«v aillwys neu daenellu? . Na allent 
wrth bob rlieswm. os ilywedwch fod un rhan o feobl Dduw 
wedi caei arllwysiad, rinm arali daenclliad, ac «n arall drochiad, 
lìeclireuwch au-gref.MÌd ac atlirawiaeth afiachus, ac yna dilyna 
gwahanol weithredoedd. Cyu gynted ag y ceweh y Coliossiaid 
wedi eu trochi, y CorinthiaiJ gael arllwysiaid arnynt. a’r Eple 
ysiai i eu taenellu, rhoddweis dri niatli « orchwyl. Eithr os oe* 
un ffyiid, a bod y iawri fath o ffÿdd ganddynt oü, os eyrhaedd- 
asant oü i’r un ffÿrìd wertliiawr a ymddiriedwyd i’r Saint, a 
bod un rhan wedi eu trociii. yna, fe drochwyd y gweddill hefyd. 
<)s geläir sefydiu y fiìiith o tbd nn rlmn o’r Eglwys Gristionogol 
wedi eu trochi, sefydla y îfaith, tniiwnt i ammheuaeth, o fod y 
äleill i gyd wedi cael gweinyddu aruynt yn yr uu dull. Y mae 
pobl Diiuw dan yr angheuriicìdrwydd o feddu yr un ffydd 
trerfhiawr, a byddai yu rliuid i’w gweithredoedd hefyd gyduno. 



TOGORN 3ETOR. 


3ÎI) 

Os oeJrl Dr. Clark yn iawn yn hyn, ac nirl oos ponyf rWíin rhes- 
wm a ammheua yr athraw dysgeiiifr. sef, fod y Collossiaid weiìi 
eu trochi, fe drochwyd y gweddiii o bobl Ddnw yn yr holl Eg- 
lwys gynteflg hefyd. Ü 3 na feiìdent ond yr un ffydd, anmhosibl 
fÿddai dechreu arllwys a thaenellu. Os dechreuwch yr arllwya- 
iad, ffydd arllwysiad oedd gsnddynt, os y taeneliiad, ffydd y 
taenelliad hefyd. Eithr os profwch y fod un ran wedi t-u trochî, 
profwch y fod ganddynt yr un ffvdd werthíawr, ac o anghen 
rhaid fe droehwyd y Heil . Fel yma yr wyf i yn ymresymu ar 
y pwnc. 

Etto, os trochwyd hwy, fe’u cadarnhauwyd drwy osodiaii 
dwylaw, fel y dysgweh wrth yr un ysgrythyrau. Os credai y 
saint cyntefìg fod yn anglienrheidiol i esod dwylaw, a Saint 
y Dyddiau Diweddaf nad ydyw, pa fodd y gwneleeh i’eh flÿdil 
gyduno à’r eiddynt hwythau? Pa foiid y gallech ehwi ddcchreu 
athrawineth a rhesymeg newydd, 3 ehymmodi eieh flÿdd à’r 
eidrtynt hwythau ? Credent hwy yn llythyrenot mewn gosod- 
iad dwyfaw, wrth gadarnhau, er derbyn dawn yr Ysbryd Glàn. 

Maey Methodistiaid, y Bedyddwyr, y Presbyteriaid, Egiwys 
Eoegr, oll yn credu mai dyna oedd arieriad y saint e/ntefig. 
Cyduna pawb a gredant yn y Beibl mai dyna oedd ffydd yr 
henafiaid, fel yr amlygwyd yn eu gweitbredoedd, felty os oes 
un o’d cyd-oesol Gristionogion yn ei wrtliod, y mae genym le i 
haeru ftat eu flÿdd yn adnabyddns wrth evt gweithredoedd. Y 
mae genym hawl i ddweyd nad yw en ffydil yn eydnno â ffydii 
yr henafiaid. Ond y mae fy flÿdd i yn eyduno ag ehldo yr 
henafìaid, yr wyf yn creiiu a ehyfiawni yr isn gweithredoedd ag 
a wnaethant hwythau. Yr wyt' y» cred» mewn bedydd er 
maddenant pecliO'iau, ac arddodiad dwylaw er derbyn yr Ys- 
bryd Glàn, ac, os oes neb yn glàf yn eich plith. mewn anfon am 
iienuriaid yr Eglwys, mewn eneinaio y eiâi' ag olcw, ac mew» 
gweddio drosto, fel ei iaeheir. 

( ì' ìo bttrhan.) 


EIN HAMSEIÌOEDD CYD OESOL. 

(O'r ” Lurninm ì/.”) 

Dyweowyu gan un o gynimeriad hynod yn yr ocs gynt, y 
deuai amseroedd enbyil yn y dyddiau diwoddal’; ilywedocW 



«OOORN SK«*N. 


311 


lawer o bethan pwyeisr ereül, citlir gan ei fod yn Sant proffes- 
<edig, yn ddilynydu selog i’r Nazaread diystyredig, yn freudd- 
•wyiiiwr liyn-od a gwyrth-wneutliurydd, nj roddwyd nemawr 
coel i’w ddywediadau, a thywalltwyd ei waed cyfiawn; y mae 
uesau wedi myned heibio. y dyddiau diweddaf wedi dyfod, a 
■chyda hwynt yr amseroeiid enbyd y soniodd y Prophwyd atn 
danynt. 

Dywed y “ 1 tornUg Hetald,' 1 o'r ddinas ìion, yngtiyleli y 
pwnc yma, fel y canlyn: — “ Mae yr amseroedd yn darogan 
drwg. Tymlier meddytiau dynion 6ydd wedi myned yn waeth- 
waeth yn raddoL, hyd onid y w “ rhwymyn brawdstarwcli” 
a ddylasai gyssylltu dynion yngliyd wedi ymddattod, fel y mae 
gwaetha’r modd. Dros yr holl wlad y mae ysbryd i ddiystyru 
a tliorri y gyfraith yn llywodraethu, yr hwn sydd yu achosi 
mawr ddrwg, ac yn bygwth canlyniadau mwy galarus ae 
■erchyil. Ymddengys fel pe l*ae y deall dynoi we<ii coili ei olwyn 
reoleiddiol. Sefydliadau a cliyfreitliiau ag sv<id yo rhwymedig 
ar reswrn a chydwybod, ac a ddylent lywyddu yn nghalonau 
pawb dynion, sydd wedi eu troi o’r neilldu, eu hanmharchu, eu 
caeâu, a ehael poeri arnynt. Cyffiniau ae amddiffynfeydd a 
osodwyd i fyny, fel yr ofnwn, gan ddoethinsb weü cenedlaeth, 
cr amddiffyn meddianaau a rhyddid, sydd wedi eu bwrw yn 
gydradd a’r llawr gau gynddeiriogrwydd dall. mewn ufydd-dod 
î,ac yn anystyriol o bob peth ond boddhâd nwydau gwallgofu.” 

Pwy a gredai er ys ycbydig flynyddau yn ol y deuai amser- 
oedd enbyd yn ein Hameric lioff ein hunainî fe rag ddywed- 
odd y Prophwyd Joseph hyn, mae yn wir, eithr pwy a’i coeliai 
yr amser hwnw? Ond er mor ddyeithr yr ymddangosai hyny, 
eawn y genedl yn awr yn oclieneidio dan wasgfeuon celyd yr 
amserau, y mae ealonau dynion yn ddiau yn ilewygu rhag ofn 
y petliau sydd yn dyfod ar y ddaear; poenydir a gofidir rhai o 
îierwydd syehu o’rffynonau dwfr, trenga ereiil gan newyn, ac 
y mae myrddiynau yn myned i ddinystr o herwydd eu hamddi- 
fadrwydd o wyhodaeth o’r ewirionedd a ddadguddiodd Duw i 
ni. tra y mae drygioni a llygredigaeth ar eu cynnydd, ac yn 
bygwth cyn hir i felldithio y ddaear â dad-ddansoddiad a 
dinystr. 

Y mae yr Apostolion cyntefig a phresennol wedi rhag-fynegu 
y pethau hyn, ae wedi ymegn'io i attai ilyfeiriant drygioni ae 



BDGOBN SEloW. 


Sií 

halogrwydd, f-'l yr ymrutlirai drwy y cenedloedd Cristionogoi ; 
íittir grym y cenllif oedd ormodol. T’f'rwd anferthot poblog- 
rwydd y byd sydd yn ymruthro yn anystyriol ac anwrtbwyn- 
ebol i lyngclyn truenusrwydd; rhai a gipir gan yr awel-dro, * 
darewir gan haint. a leddir ar y maes rhyfelawg. a syrthiant 
yn ysglyfaetli i’r brad lofruddiwr, neu a drengant ryw lbdd y» 
nifrodaeth y cenedloedd. 

Yr Arglwydd a letarodd wrtli ei was Joseph, gan ddywedyd, 
“ Ar ol eich tystiolaeth chwi y daw tystiolaeth daeargryntäan, 
a llais tymhestloedd, a llais tònau y inôr yn torri droseu cyff- 
iniau, a bydd pob peth yo derfysglyd, ac yn ddiau calonau 
dynion a lewygant; canys ofn a ddaw ar yr holl bobl, a’r ang- 
ylion a ehedant drwy ganol y nef, gan waeddi â llais ucliel, gaa 
ddy wedyd ; I’arotowch chwi, O drigolion y ddaear, canys bar* 
Duw a ddaeth.” 

Os y ceniiadon hyn ni ddeuant a’r diofal a’r annuwiol i edi- 
feirwch, ac i iawn ystyriaeth o’u sefyllfa, anobeithiol yw eu 
bacho8, a sicr eu dinystr. 

Oarluniad galarus yw hyn o sefyllfa a thynghed y cenedloedil 
Cristionogol, pobl a ymffrosticnt yn eu gwareidd-dra a’u Crist- 
ionogaeth, eithr yr ydyin yn rhwym o gyfaddef y dystiolaeth » 
ddygir yn eu herbyn, oanys allan o’u deddf-lyfr a’u gencuau en 
hunain y safaut yn gondemnedig, canys y niacnt wedi troseddw 
y eyfreithiau, newid yr ordinhadau, a tliorri y cyfammod tra- 
gywyddol. 


IJDGOEN SEION, 

> E I' 

gercn î> &aiut. 


DYDD SADWliN, MEDI 29, 1855. 

Ymweliad y Golygydo a Gwysedd— Dranoeth i’n hym- 
idawiad ag Abertawy, treiliasom y Sul a’r I.lun, 19eg u’r 2Uíed 
• Awst, gyda Saint Caerdydd, lle y cawsom tawr lawenydd 
wrth weled eu huudeb, eu cariau, a’u sèi; gwrandaw ai toríeydd 



BUGKON ÍBION. 


31* 


IHosog yn y prydnawn a’r hwyr ar air Duw yn Gynarae» a Seií- 
neg, gydag astudrwydd à sèl arddangosiadol eglur o Ysbryd yr 
efengyl, ac addunedai yr oll yinroddi i fwy o Ifyddlondeb fyth, 
i iawn fucheddu a thalu eu dyledion i’r egtwys ani lyfrau, &c., 
fel y parotoadau anhebgorol i ymfudo y tymmor nesaf. Boreu 
dydd Mawrtli aethom gyda yr ager-gerbydau trwy Casnewydd, 
Hentìfordd, a’r Amwythig tua Liverpool; ar byd y wlad yr 
eedd y gwenith wedi ei guro i'r llawr yn arw gan y gwlawog- 
ydd diweddar, amryw erwau mewn rnanau a r glaswellt yn tyfu 
drwyddo; rhoildid £1 yr erw yn rtiai manau am ei dorri. Nid 
ydym yn coíìo i ni erioed weied cnydau mwy nac mor doreith- 
iog ag 6ydd eleni yn gyffredinol, uc yn neiilduolo Wrcxham ì 
Gaerileon. 

Dydd Merclier, er ein mawr lawenydd, derbyniwyd ni ya 
bur roesawus gan ein Hynaws Lywydd Hicliards, yr lien gylìiili 
C. H. Wlieelock. l'’erguson, Grant, a llawer ercill, gyda y rhai 
freiliasom amser pur gysurus yn clywed eu hyntion, a liancs 
Seion a’i haehosion drwy’r byd, byd prydnawp dydd Sadwrn, 
pan y daetb yr ilenuriad Fcrgusou, Llywydd y Genadiaeth 
Wyddelacg, gyda ni hyd Wrexham, a boreu y Sul i Gymmau- 
fa Rhosllanerchrygog, lle y cawsom liaws o Saint wedi ym- 
gasglu, y Bugail Parry, y Llywydd Davieg. a’r eyffredinoirwydd 
e’r Swyddogion a'r Saint yn wresog yn yr Ysbryd yn dysgwyi 
»m danom ni ynghyd a'r Llywydd Ricliards, yr hwn a addawsai 
ymwcled á hwynt. eithr a luddiwyd gan aflechyd. Amlwg i ui 
«edd fod Ysbryd yr Arglwydd yn eu plith yn uerthol o'n blac» 
ni, ac arddangosai y cyfritìad o weitliredoedd y Saìnt, eu eyf- 
raniadau at aetios Duw, eu curiad at eu gilydd, a’u hymdrech- 
iadau clodadwy i datu yr hen ddyledion am lytrau, at yr liy* 
daeth rhai punnoedd i fewn i’r Gymmanfa. ynghyd a’u haddun- 
edau unfrydol i «ertlm trnetliodau a rhybuddio eu cymiiiydog- 
íon yn selog ; i dalu eu dyled i’r Deml, ac am lyfrau, &o , (U 
bod yn penderfynu i ymbarotoi i ymfudo erbyn yr agoro yr 
Arglwyiid y ttordd iddynt. Gwrandawwyd yu ; islnd y pryd- 
nawn a’r liwyr a’r yr Hemiriaid Davics, Parry, Fcrguson, a’r 
hanesydd, yn tystio iddyut am ddw\ fuldeb y genadwri lion — 
ffordd y cadw, y dinystr sydd ar ddyfod ar y byd, a’r Scion 
Jiono a drefnodd Duw yn unig “ noddfa’’ i’w biaut rbag y ilid. 
Hyfryd oedd genym uudeb dieitliriad yu mhlitii y Sw;dd- 



314 


CDGORN SEION. 


wj-r n'r Saint, ae Arglwydd mawr y cynheuaf a wnelo ei weis- 
ion oll yn rymus fedelwyr i gael yr holl wenith o’r rhan hon o’i 
winllan i’r ysgubor cyn del y geuaf ar eu gwarthaf. 

Llun, y 27ain, eawsom y newyddion cysurus, drwy lythyr 
oddìwrtli y Llywydd Hichards, fod y Llywydd D. Spencer wedi 
dychwelyd i Lirerpool o’r Taleithiau; fod holl Saint y Gym- 
deithas Ym. Barhaus wedi cael cynnyg i ymfudo o St. Louis i’r 
Dyffryn eleni, fod yr Arglwydd wedi myned o’i flaen at yr holl 
farsiandwyr, a darparu eu calonau i ddiwallu anghenrheidiau 
yr ymfudiad à Iluniaeth, anifeihaid, pedrolfenni, ac a phob peth 
a ddymunent ar eu hamodau eu hunain gydag ewyllysgarwch 
anghydmarol, ac fod ei fendith yn dilyn yn nodedig ar holl 
ymdr^chiadau y Saint ymfudol, a’u bod oll ar eu ffordd tua’r 
Dyffryn cyn ei ymadawiad ef o Atchinson. Diolchwn oll am 
liyn, a gweddiwn am eu hwylusdod Ef i gludo miloedd mwy 
pdref y tymmor dyfodol. Aethom yn nghwmniaeth y Bugail 
Parry, Ferguson, a Davies, a phregethasom yn Brymbo, a nos 
Fawrth cawsom y pleser o bregethu i dyrfa liosocach o wran- 
dawwyr astud ar yr heol yn y Wyddgrug; ac, ond barnu wrth 
eu sobrwydd, mae yno lawer o ymehwilwyr am y gwirionedd. 

Dydd Mcrcher dychwelodd y Brawd Ferguson i Liverpool, 
aeth y ddau fráwd arall yn mlaen tuag Abergele, a ninnau i 
Laneurgain, lle y buom yn pregethu ein goreu i amrywiol ber- 
thynasau caredig, a thra y suddai y gwirionedd yn nghalonau 
tyneraeh y gonestaf, nes ffrydio y dagrau caruaidd dros eu 
gruddiau, ac ereill, lle y planasai ysbryd Calfinaidd ei ewinedd 
fíbrchog yn ddyfnach, fel ar greigleoedd, ergydiai yr hâd da yn 
ol i lestr yr hauwr, — y Duw mawr a’i pia a ddyfrhâo ac a egino 
yr hâd lle yr arosodd, hyd nes y dygo ffrwyth a flodeua mewn 
amser, ac a addfedo yn ei winllan dragyfyth. 

Dydd lau, y 30ain, cyrhaeddasom i’r Fflint, a dychwelasom i 
Liverpool; er ein dywenydd cawsom y Llywydd Richards yn 
well ei iecliyd; y Brawd Spencer wedi ymadael i Germany, a 
chawsom gyfeillach hoff brodyr o Seion, am felysder a rhin y r 
hwn ni ŵyr neb ond a fuont yno! 

Sadwrn, y 31ain, aetliom yu nghyfeillach y Llywydd Rich- 
ards, Ferguson, a Scott, hyd i Abergele, lle ein derbyniwyd ni 
yn bur roesawus gan y Llywyddion Parry, Davies, (ì. Roberts, 
Sí c., yr oll o ba rui a ymrafaelient braidd am y cyfle eyntaf i 


UDGORN SEION. 


315 


arddangos eu caredigrwytld tuag atom, yr hyn ni anghofir 
yn fuan. 

Dydd Sul, Medi 1, dylifai y Saint o bob cẁr yn siriol tua’r 
Gymmanfa, ac er ein cysur gwisgai natur ei gwisg Suliol ; 
dadlenai ei gorcliudd oddiar ei liwyneb fel yr yspiai ei nhefol 
“ scr” drwy’r awyr lâs ar eubrodyr ieuengaf mewn Cymrnanfa. 
Jíi digofus gruchiawg gymylau a giliasent yn ol; ei hanadl yu 
esmwyth a chwiflai drwy’r fro, a’i huan a siriol wenai ar yr 
olygfa. Golygfanad aml y gwelir ei liail — ond unwaith y caf- 
wyd ci cliyficlyb! Tra o gam i gam yn ochr Apostol yr Oen, 
yr hwn a anrhydeddai dri o urdd Melehisedec a’i bresennoldeb, 
a rhodiem ar hyd yr heol teimlem á’n gwadnau gyssegredig- 
rwydd braidd; tra clychau y elochdŷ a ysgrechient yn groch 

“ Dyma’r ffordd i’r nefoedd,” a llawer yn eu credu; y Cafia 

a’r Wesley yn daerach a groes dynent y lliaws ar eu holau; yn 
finteioedd o wyr, a’r gtandecaf o flodau y wlad, ynghyd a’r 
penllwyd, y gwargam, a’r oeheneidwyr a’n cyfarfyddent; cil- 
olwg y naill, dant blaen y llall, a sibrwd y llu yn dweyd, — 
“ Dyna’r Captain, tad y twyllwyr i gyd,” “ gŵr llawer o wrag- 
edd,” a “ gau-brophwydi yr oes,” &c., a brofent yn eglur ein 
bod ninnau yn anadnabyddus yn y wlad a’n magodd. Rhedai 
y meddwl yn ol dri deg o flynyddau, pan ar hyd yr heolydd 
hyn yr heinyf chareuai bachgenyn deng mlwydd oed — yr iwrch 
a’r mỳn nid nemawr mwy felly. Engyl nef o’i amgylch a 
ddoent, canfyddodd oleuni yr efengyl, yn fyddin casglai blant y 
dref i’r caeau cylchynol i’w dysgu mewn ffydd, edifeirwch, 
“ bcdydd er maddeuant,” a “doniau yr Ysbryd Glàn” mewn 
addewid; ei erlid am hyn a gaffai gan bawb, a chrwydrodd byd 
foroedd, ynysoedd, a chyfandiroedd y byd am frodyr o'r un 
grèd. pa rai er ei gysur, angel a’i haddawsent iddo. Ar ol dau 
ddeg o flwyddi o deithio difeth, cafodd afael yn ngwrthddrych ei 
serch — jierlyn penaf y byd, a thrysor yr holl drysorau. O’r 
gorllewinfyd pell, dros wyth mil o filltiroedd, daeth o wlad yr 
aur, ac nid llongaid o’r sothach hwnw addygodd, onide. cawsai 
luoedd o ffryndiau; ond dengmil gwell nag aur y byd a gyn- 
nygiai iddynt. Eu huchel ffroen a’u cyndyn grêd, ynghyd á’r 
olygt'a bresennol oedd gyflawniad o weledigaeth. Pe pawb yn 
farnwyr a fo’nt ni clieid o honynt oll a farnai deimladau y di- 
eitbryn yn well nâ'r hanesydd pan y gorfodai llawer ffaith ef i 



SIS UDGORN BBION. 

wybod mai gwir yw’r olygfa; pan welai y rhai a feddyliai gynt 
yn oreu oll, yn gwawdio yn ffroen uehel eiriau y bywyd • 
eneuau apostol a chenadon geirwireddus y nef; pan y clywaí 
liwynt yn galw y gwir yn gau a’r gau yn wir, y tywyllwch yn 
«leuni a’r goleuni yn dywyllwch! Anamgyffredadwy yw cryf- 
der dylanwad ysbryd gau grefydd. 

Wedi cael cynnrychioliad y Gynnadledd. a threfnu eu hacli- 
esion, galw swyddogion, pleidleisio i’r awdurdodau, cytnmuno. 
a rhoddi cynghorion amrywiol a dyddorol yn y boreu. pregeth- 
edd y Llywyddion Scott a Hichards yn effeithiol neillduol, ar 
ddyledswydd y Saint i ymfudo gyda pliob brys ; fod eisieu i’r 
Saint gadw eu golwg ar y mater pwysig liwn yn fwy yn awr 
nag erioed, a gwneyd pob darpariadau ar gyfer ymfudo y tr» 
«esaf. Dyw'edai yrolaf fod y cymylau duon sy’n tywyllu awyr- 
gylch y byd yn ddaroganus o dymhestloedd ag a fyddant yn 
beryglus i’r ymfudiad tua Seion, heblaw fod barnau Duw yn 
hougian uwcbben y Taleitiiiau, ac yn mron a’u dinystrio; pwy» 
wyr nad arbedai Duw liwynt am ennyd fecban etto. fcl yr add- 
awodd arbed Sodom. pe eaffid cbwaneg o gyfiawnion ynddynt. 

Vn yr liwyr eafwyd darlitli ragorol, gan yr Henuriaû Fergu- 
nm. ar “ Deml yr Arglwydd." Dydd Llun dycliwelodd y 
Llywydd Tìichards i LÌTerpool. a dydd Mawrth autli y ddau 
irodyr ereill i’r Iwerddon. 


DTFYNIADAl O HANES Y.MWELIAl) Y BRII’ LYVT- 
YDDIAETH A MANTI, &<■. 

(At y Cad. D. II. Welhì.) 

Ar y 12fed o Fai, 1855, cychwynasoni am 7 yn y borcu (wedì 
gwersyllu dros V nos yn Nyffryn San Tete), ac aethoin hyd y 
groes-fan ar afon San lVtc. Ile yr arosodd amryw o’r Gwmpeini, 
tra yr aetlr ereill gydag 8 wag en. 1 cerbyd, a thua 15 ar gefn- 
au ei l, Vl au t ua'r gwelyau g!ô, tua 5 milltir o’r ffordd. Wedi 
oyrliaeihl byd y fynedfai’r Kanyon, troisom yr anifeiliaid allan 
i bori, a gosodnsom wyliadwriaeth arnynt, tra yr aetii y gwedd- 
ìlì o’r Cwmpeini em fìlldir a hanner i fynv y líanyon liyd at y 
wythien lô. Er cin mawr foddlonrwydd gwelsom nad ffugiaeth 
oodd, canys nyni a i gwelsom ac a’i traíodasom, a cliyumierajs- 



ÜDOOH!» SBIOH. 


air 

eìn esiamplau i fyned adref. Aetli un o'r brodyr a llonaitl 
öetan i Fort Epliraim, lle ei profwyci mewn efail gof, a gwnaetl» 
ilèn rhattorol i asio haiarn. 

Mae y riian o'r wytlfien a fuom r.i yn ei ifweled mewn eilfaek 
yn y Kanyon, ac y mae yr olwg gyntaf arno yn debyg i graij- 
dalpiog ddaneddog. Yn y fan yma y mae tua 25 troedfedd o’r 
man lle y mae yn brigo yn lô noeth, ar hyd yr liwn y ma» 
tfrŵd fechan o ddwfr yn rhedeg. Mae y glô uwchaf yn 3 troed- 
fedd a 4 modfedd o drwch, ac y mae ch den rhyngddo â'r glẃ 
•ydd odditano; o dan hwnw y mae eloden deneu, tua 2 fodfedd 
» drwch, yr hon y dysgwylir ei bod yn darfod yn nes i mewn ç 
dan hon mae y glô isaf, yn wythien rhagorol o 5 troedfedd 
o drweh. 

Gau riadoeddem wedi parotoi i geibio, ni allasem benderfynu 
sefyllfa pethau yn nes i rnewn nâ’r gwyneo, ond wrth boU 
arwyddion y mae argoel deg am gyflawnder diddarfod braidu. 
Yr wyf yn treio gosod pobl Manti a Fort Iiphraim i wneuthnr 
heol ato, ac i ddechreu gweithio arno, fel y caflom lô yn Kinas 
y Llyn Halen yr hâf yma. 

Mae y bobl yn mliob sefydliad y buom ynddo, fel pe baent 
yn rliwbio y cèn oddiar eu llygaid, ac yn ymddetfroi mwy i 
gyfiawnder ac i wneuthur gwelliadau cyflfredinol, yr hyn sydd 
yn ddy wenydd mawr genyf. 

Cyn belled ag yr aethom ar ein taith, y mae ceiliogod y 
rliedyn lawer yn amlach. yn y cyffredinolrwydd o lefydd, nag 
yu Ninas y Ll. H. Mawr, tra y mae maesydd o wenith, a add- 
awent er ys ychydig wythnosau yn ol gynheuaf helaethlawa, 
yn amddifad o laswelltyn nac eginyn. 

Y mae iechyd y bohl yn y sefydliadau yn dda. Cawson» 
gwmpeini da, ac y mae ysbryd rhagoroi yn teyrnasu yn gytt'- 
redinol. Eich brawd, & c., 

Bbioiiam Youb*. 


DYFYNIADAU O LYTHYRON GEO. A. SMITH, PEIF 
HANESYDD YR EGLWYS. 

J ’ aron - an . Mai 14, 1955. 

Goltoydo t ‘ Deseret Neits,'— Y mae Henry Rollands, Ysw., 
ar ei daith tnag yna, a ehanddo lwytb trwm o grecerim. 



318 


ÜDGORN SEION. 


Mwynheir ieehyd da yma. Hauir gwenith gan y ffermWyf 

0 hyd, gan fod y gwanwyn mor ddiweddar. Y mae ceiliogod y 
rhedyn bychain yn llawer amlacii yraa nà’r byddinoedd ym- 
laddgar yn y Crimea. 

Y mae eisieu 150 o wyr yn union yn y swydd yma i gario y 
Gwaith Haiarn yn mlaen yn llwyddiannus; y rliai y gelwir 
fwyaf am danynt ydynt weddeuwyr, mwnwyr. glöwyr, llósg- 
wyr calcli, Iiifwyr, cwarwyr, seiri maen a choed, peiriannwyr, 
Uosgwyr charcuol, Jiilers, founders, &c., &c. Mae y bobl yn 
awyddus a clmlonog gyda’r gwaith, a pharhâd llwyddiannus y 
ffwrne8 ar waith am bythefnos a foddhaodd y mwyaf anghred- 
iniol, mai ond ei hiawn borthi oedd yn anghenrheidiol, gan y 
gorfodwyd ei chwythu allan o ddiffyg defnyddiau. Y mae 
peiriannau yn cael eu gosod i fyny, ac ar waith ; toddir haiarn 
hoelion, &c. 

Y mae Rijìe Çompany yr U. D. yn Little Creek, ar eu ffordd 

1 Galiforniu. Gwylltiodd y ceffylau oedd dan eu gofai. rhed- 
asant 30 miiltir, a niweidiwyd cryn dipyn ar rai o lionynt. 

Parowan, Mai 18, 1855. — Cyrhaeddodd y llythyr gerbyd de- 
ìieuol. Ymwelwyd â Wanaup, Blaenor llwyth y Piedeiaid, gan 
y Barnwr Rinney, a Mr. Hurt, y Goruchwyliwr Indiaidd, y 
rhai a rodda6ant iddo anrhegion, ac efe a’u derbyniodd yn 
ddiolchgar a charuaidd iawn. Mae y gwynt a’r llwch yn gryf 
hc aml. Mae gan y ffermwyr i ddyfrhau y tir cyn hau. o her- 
wydd cael gwauwyn mor aych. Ymddengys y gwenith yn dda 
iawn; nid yw ceiliogod y rhedyn yn niweidiol etto, ond tipyn 
yu Red Creek. Cyrhaeddodd y Llywydd Young, ac ereill, yas 
heddyw. .... 

G. A. Smith. 


ìlIRAETH AM SEION. 

’Rwt’n llawen dan wasgfeuon 
Pan gofiaf am yr awr, 

Y gwelir Saint yr Arglwydd 
Yn Seion deg ei gwawr; 

Pob un yn byw mew-n nndeb, 

A chariad trwj'’r holl dir, 

A gwasanaethu’r Arglwydd 
Wua’r Saint o galon bur. 



UUGOHH SBIOS. 


313 


Ni gawn fyrieiì dros y môr, 

Yn llon i hlìtli y côr, 

Sy’n Nyfîryn y Llyn Halen 
Yn dysgu moli’r Iôr. 

Cawn yno lon gymdeithas 
Hoíî' ddewrion weision Duw, 

Y rliai sydd yn llaf'urus 

A diwyd wrth y lly w ; # 

Goreuon yr holl ddaear, 

Fydd wedi cwrdd ymthyd, 

1 ddysgu iawn gyfreithiau 
Pen Llywydd yr lioll fyd. 

Nì gawn fyned, &c. 

O hentîych, ddedwydd foreu, 

Gwyn fyd na wawriai’r dydd, 

Pan welir y ffyddloniad, 

A’u traed yn rhodio’n rhydd, 

Yn canu’n iach i Babel 
A’i gormes o bob rhyw, 

Gan dderbyn eu bendithion 
Yn hyfryd Deml Dduw. 

Ni gawn fynetî dros y môr, 

Yn llon i blith y côr, 

Sy’n Nyfiryn y Llyn Halen 
Yn dysgu moli’r Iôr. 

Pijìe. JoilN I’oWES. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Bachgbn a Chyrn ar ei Ben. — Dywed y Caddo tìazetle 
fod dan gorn yn tyfu allan o dalcen bachgen du, blwydd a han- 
ner oed, maent yn efelychu cyrn carw, yn cliwech modfedd o 
hyd, fforcliodd blaen un o honynt yn ddiweddar, ae y maent 
yn tyfu yn hynod o gyflym! 

Locustiaid tn Kwsia. — “ Ymwelodd y locustiaid ag Odessa 
yn ddiweddar mor liosog, fel y tywyllwyd y ddinas ganddynt 
gauol dydd. Gwnaed difrod mawr ganddynt eleui drwy hofl 
Rwsia ddeheuol.” 

Ni chydiwn mewn newyddiadur Cymraee na Saesneg braidd 
ar nad yv r dyfodiad y ceiliogod rhedyn i Utah yn tfuríio iddo 
destunau i brophwydo, ac i ddarogan naill ai y newynir y 
“ Mormoniaid” oâ arosant yno, ueu y bydd raid iddynt fyned 
oddiyno. Eu dymuniad a brophwyda gau brophwydi bob am- 
ser, eithr rhag-welwn ni ybydd y wyntyll h m hefyd yn fendith 
o’r mwyaf i’r Saiut ffyddlon, drwy y bydd yn effeithiol i nitlẃ 
yr ûs o’r llawr dyrnu i wlad yr aur. 



ÜDGOHN 8ÍÍION. 


T20 


TALIADAU AT DDFLED CVNN ADLEDD ORLLEW- 
INOL MOUGANWG, O MEDI il HYD MEDI 24. 

£ s. c. 

i 0 • 

0 5« 

0 3 0 

0 6 » 
0 6 0 

ü G (i 

0 ò 0 

0 3 4» 

0 5 9 

0 3 • 

0 6 0 

0 2 Ö 

0 2 6 

0 2 6 

0 0 6 

0 2 6 

0 10 0 

0 2 6 

0 2 6 

0 0 0 

0 3 0 

0 3 0 


£5 4 6 

D.vS. Mae rhai ereill wedi talu cyfran, eithr ni chydnabyddir 
kwynt drwy yr Uügorn, hyd oni clnflawnant eu haddewidiou. 
Yuidrecher igyflawni yr addunedau cyn y Gyuunanfa. 


Drhbyniadau am Lyfiìau o Medi 7 hyd 20. — Evan Ä. 
Morpan, £2 14s llc; Hugh Roberts, £ i lls 4£c ; George W. 
Dayies, £10. 


CYNNWYSUÜ, 


Araflli y Uywydfl J. M. Grant 30 * 

R 4 u HamsnoeiUI Cyd-oesol 310 

Golygyridiaeth. — Ymwfliad > Golyeydd 1 GwyntMld.,. 312 

Dyfyniadau o Hama Y'mweliad y lliif Lywyddiaeth íi Manti, &c 316 

Dyfyniad o Lytliyron G. A. Smitli..... 317 

Hjraetli am Seion 31® 

Amf ywiaetlr.m, &c 31® 

Taliadau at I)d>led Cyiinadledd orllewinol Mofjanwo 32 # 


ABERTAWY: 

íRGg*rfWTÌ A GHTHÖÍHBWTD CAN l>. JONHS. 


i. Emrys Davies, Aberafon 
i. Margaret Davies. ei wraig 

3. Gwenllian Dafydd, Aberafon 

4. Williatn Eiistiiian. Aberaíon 
Anne Eastman, ei wraig 

6. l)avid J^ewis, Aberafon 

7. Benjamin l)av»es, Alltwen 

8. James J. Daries, Alltwen 

9. Rees Davies, Alltwen 

10. eírtuies Morgans, Alltwen 

11. John Morgans, Alltwen 

12. I)avid S. Morgans, Alltwen 

13. David Mortians, Alltwen 
Î4. Mary Morgans, ei wraig 

15. William Morgans, Alltwen 

16. Eliza Morgans, Alltwen 

17. , Alltwen 

18. Lewis Lewis, Cyfyng 

19. Mary Lewis, ei wraig 

20. Joseph Sawyer, Cangen Seis. Abertawy 

21 . Henrietta Sawyer, ei wraig 

22 George Watts, Cangen Seisnig Abertawy 


UDGORN SEION, 

NBÜ 

\> cèamt. 


Rhif. âl.] HYDREF 13, 1853. [Cyf. VIII. 


ARAETH Y LLYWYDD J. M. GRANT, 

.4 draddodwyd yn y Tabernacì., Dinas y JLlyn Halen Mawr, 
Mawrth II, 1855. 

[Pailiari o ilinl. 31 ll. ] 

Dymdnmn fanylu tipy n ar y pwnc o eneinnio y claf ag olew. 
Nid wyf yn deall gwell na fod rhai yn defnyddio ordinhadau 
Duw yn rhy gyffredin, ac ar achlysuron rhy wael. Y mae rhai 
os aiff blaen drainen i’w bŷs a alwant am arddodiad dwylaw, a 
gweddi i iachâu y clwyf ; neu os cânt dipyn o rô neu lwch yn 
eu llygaid, ceisiant genyeh osod dwylaw arnynt i’w dynu allan; 
ac felly gyda drygau bach ereill. o ba rai y mae genym feddyg- 
iniaeth eglur a gwybodus i ni. Nid wyf am ddysgu hyn. ond 
yr wvf yn ewyllysio dysgu atlirawiaeth y Beibl i chwi. ‘ A oes 
neb yn eich plith yn glâf? galwed ato henuriaid yr eglwys ; 
a gweddiant hwy drosto, gan ei eneinnio ef ag olew yn enw yr 
Arglwydd, a gweddi y ffydd a iaohâ y claf, a’r Arglwydd a’i 
cyfyd ef i fyny ; ac os bydd wedi cyflawni pechodau, hwy a 
faddeuir iddo.’ Dyna athrawiaeth y Beibl, craffwcli ar y geir- 
iau. Os bydd neb o’r Apostolion yn glaf, anfonent am rai o’r 
Apostoìion ereill, a gweinydded eu brodyr Apostolaidd iddynt, 
a hwy a iacheir; nid yw y Beibl yn darllen felly. Nid yw yn 
darllen mai enwogion yr eglwys yn unig a gànt fwynhau daioni 
y sefydliad yma, eithr dywed, “ A oes neb yn glàf yn eich 
plith?” &c. Meddyliwch y fod gan Dduw wir eglwys ar y 
-1 [Pnis 1 . 9 . 



322 


UDGORN SEIíiîí. 


íîdaear yn yr oes hon, padiltil! y mab«’ysiadai yr eglwys hono 
ar yr aclilysur o fod neb ynddi yn glaf ? Meddai un, ‘ pe medd- 
cnt yr un tfydd â’r henafiuid, cyflawrent yr un gweithredoedd.’ 
Pa fodd y deallwn pa un a oes gan Saint y Dyddiau Diweddaf 
yr un ffydd â’r apostoüon gynt? Gwyddoch i’r Apostoüon 
ddweyd y fod ganddynt yr un ffydd werthfawr. Pa fodd y 
mae i ni ddeall ei bod genym ni? Os bydd neb yn glaf yn eich 
pliih, chwi a anfonwch ani henuriaid yr eglwys, a gadewch 
iddynt eich heneinnio ag olew yn enw yr Arglwydd, a gweddi 
y ffydd a iachâ y clâf. 

Gwelwch ar unwaith ei fod yn angheorheidiol i’ch gweith- 
redoedd gyduno, ac i chwi anfou am henuriaid yr eglwys. A 
welwch chwi yr ymarferiad yma yn mlfiith ''aint y Dyddiatt 
Diweddaf? Rhaid i rai o honynt dreio y meddyg yn gyntaf, 
cael eilüo y pen, cymmeryti dogn o arian byw a gamboge. cael 
plastr poeth ar y gwàr, ac un arall dros yr holl ymysgaroedd, 
heblaw un ar afael poh clun, mewn gair, rhaid iddynt gael 
chweclt neu wyth a bneth-leni mawrion arnyntar yr un pryd. 
Wedi treio hyny, a ntyned yn ddyledus i’r meddygwr o chwech 
i saith eant o ddoleri, anfonant wed’yn am yr henuriaid. Pan 
y mae Iago yn agos marw, wedi i ddau gwart o waed gael ei 
dynuo hono dydd Sadwrn, ac un aralldydd Llun, a phan y mae 
bywyd yn agns cael ei dyno o’r trnan wrth physigo a gwaedu, 
anfonent y pryd hwnt* am yr benuriaid, a gotynant iddynt i 
weddio drosto. Pan yr anfono dyn nen fenyw ant danaf i, ar 
ol dilyn y fath lwybr. teimlaf fy mod wcdi fy sarhau, os gweith- 
redaf felly. Af i’r tŷ tnewn natur dda rhagoro) yn ymddang- 
osiadol, t sweinyddaf, eithr y mae digter o’nt ínewn. Teimlaf 
eu bod wedi sarhau yr Offeiriadaeth, ac wedi sarnu trefn Tŷ 
Dduw, a gwneutbnr yn fychanus o’i ordinhadau santaidd. Nid 
wyf yn awyddus i weithredu ffydd dros y fath bobl, canys yr 
wyf yn nteddwl mai ffyliaid ydynt, a marw marwolaeth ffyliad 
wnelont 

Os yw ffydd yr henafittid ntewn gwirionedd gan y Saint, 
bydded iddyut ymarferyd yr athrawiaeth yn eu gweithredoedd. 
Dywed dyn wrthyf ei fod yn Formoniad, ei fod yn credu yn 
ffydd yr henafiaid, tra ar yr un pryd yr ymarfera bob peth 
arall ond ei grefydd. Fy nhrefn i yw ymarferyd ein crefydd. 
Os bydd arnaf eisieu liymaid o dè catnip, composition, neu loleliai 



OOGORN SKIOÜ. 


355 


bítîd îiyny o'r goreu, omi ymarferaf fy nglirefydd yn gyntaf. 
Gwyddoch nad yw braidd yn ganiatäol yn Utah i yfed dim 
mwy nâ phnm galwyn o lolteìia ar unwaith, canys bu y mater 
unwaith dan ystyriaeth Cymmanfa Ueseret. 

Yr wyf yn dymuno i’r Saint ymarferyd eu crefydd, a'i chario 
allan, ac os nad allant fyw wrth eu crefydd, yna bydded iddynt 
farw wrthi. Dyna yw yr athrawiaeth. Y inae arnaf eisieu fy 
nghrefydd os wyf yn myned i farw. Bid siwr, nad dyna yr 
amser y chwennychwn ei throi heibio, canys byddai yn annoeth 
ì wneuthur liyny, oblegid mai dyna yr amser penodol y mae ar 
ddyn fwyaf ei hanghen, a'r amser y dylasaì fod wedi ymsuddo 
ynddi. Yr wyf am i’r Saint ddangos mewn gwirionedd drwy 
eu gweithredoedd y fo l ganddynt ffydd yr henafiaid. 

Pan yr aiff yr henuriai ì alian i tjrcgtìt’ u, ac yr îacheir pobl 
drwy osodiad dwylaw, y mae rhai wedi dywedyd, ‘Nis gallwn 
ddysgwyl i’r cleifion gael eu hlachâu yn Seion : ni ddybgwyliwn 
weled gwyrthiau wedi ein hymgasaliad i Seion.’ Dyua yw y 
lle mwyaf nodedig i’r cleifion gael eu hiachâu, a’r lle y dylasai 
pobl Dduw ymarferyd íwyafo fifydd, a bod ynfwyaf diwyd i 
gadw ooÜnhadao Tŷ yr Arglwydd gywiral’. Ni dilywsoch 
ddysgu ond yr athrawiaeth i ffwrdd, ond yr ydycli wedi dyfod 
iidref yn awr ì ymarferyd yrhyn eich dysgwyd mewa gwled- 
ydd ereill. 

Os bydd neh yn glaf yn eîcii lìiith, anfoned am henuriaid yr 
eglwys i osod eu dwylaw ar ei ben, ac i weddio drosto, wedi ei 
«ueinnio ag olew yn enw yr 'Arglwydd, a gweddi y ffydd a 
iachâ y claf. Esgeulusa pobl i eneännio ag' olew, pan y dylent 
ac y gallent ei ddefnyddio. Yr wyf wedi gweled yr henuriaid 
yn eeisio bwrn állan gythrerulia’id, sc i gyflawni liyny y maent 
w edi y mprydio a gweddío, a gosod dwy law, a cheryddu y diafol, 
oud uid elai allan. Yr wyf wedí eu gwded yii-dvfod ag olew 
cyssegredig, ae yn eneinnio y person a feddiannid gan ddiafol, 
ac aeth y diafol allan yn union. Dysgodd hyny Wers dda i nn, 
fod y Duw Hollalluog pan yn Uefarn peth yn ei feddwt hefyd ; 
ac os bydd gweithredoedd -dyn y* iawn, bydd ei ffydd yn iawn 
hefyd, au os na fydd ei ffydd yn gywir ni fỳdd eì weithredoeiid 
yehwaith. Pan yr elo allan ddyn sydd a’i ffydd yn iawn i 
weinyddu i’r claf, efe a eneirmia ag olew yn ogystal a gosod ei 
•ddwylaw a gweddia Heb i chwi eneinnio ag olew, ni chyfyd 



324 


UDGORS SEIOîí. 


eich gweddiau yn uweh nâ’r niwl, a gwycMoch mai pur anfyi?- 
ych y cyfyd hwnw yn uwch nâ plienau y mynyadoedd 

( >s byddaf yn glaf. ac yri an f 'on am weinidog. yr wyf ani iddo 
gytìawjii pob guir o eidiio yr Argtwydd; ac os bydd yno neb 
nad ydych yn hoffi pan y deuwch yno. gwalioddweh hwynt 
aUan o’r drws. Pan tb cythreuliaid yn y tŷ. ac m>d hotìfwch 
liwynt. bwriwch hwynt allan, ond byddwch yn sicr o weinyddu 
yr ordinhadau yn ìawn. Pan yr elo henuriad i weinvddu i’r 
clàt', gan othi seimio ei fysedd. neu ddrfern ychydig olew ar ei 
wisgocdd, ae yn dywedyd, •* O. na hidiwch am yr olew, nid oes 
rhinwedd mewn olew goiewydden: hyddai gystal i chwi ei yfed 
ag eneinnio ag et' ; hcblaw hyny gallaf seimio fy menig, gwnat 
y tro hebddo,” yr wyf am i’r í'ath ddyn ei chychwyn hi ffwrdd. 
Pe byddwn i yn g)âf ac y deuai ataf yn y rnodd hwnw, dywed- 
\vn, k Yr ydych yn ragrithiwr, druan gwael.’ Dyna fel y teim- 
lwn ac y dywedwn. Bydded i ddyn pan y medd yr iawn math 
o ífydd. yinarteryd gweithredoedd y cyfryw : a phan v dywed 
Duw. Eneinniwch ag olew. eneinniwch, nid oes gwahaniaeth 
genyf fi pe rhedai i lawr eich barf, fel v gwnaeth ar farf Aaron. 
ni wna un niwed i chwi. Pan y mae dyn yn ateb i bcb gofyn 
iad oeiddo y net'oeiìd. y mae ei weithredoedd a'i tfydd yn iawn. 
Enfyn i fyny weddiau dros y cleifìon, eneinnia ag olew. a 
gesyd ei ddwylaw. Pan ío ei weithredoedd yn iawn, hwy a 
gydunant a’ŷflydd, ac fe iacheir dynion a benywod. 

Y niae hon yr un mor sicr à chyfraith mesmeryddiaetìi. N» 
welais erioed mo honi yn methu, ac mfethabyth; dywedaf 
hyn wrthych yn enw Arglwydd Dduw Israel. Y diflyg mawr 
yw. fel y dywed y Brawd Rimbal). chwery pobl à’r pethau 
hyn, fel y gwna cath â llygoden hyd oni fydd marw; ac felly jy 
bydd gydag ordinhadau Duw pan na chyfiawnir ond rhan o 
honynt. ac yr esgeulusir y rhan aral), canys yn y feì yna y 
cauir cyfrwng bemiithion yr Arglwyiid. Na dtiysgwylied y 
Saint cleifìon eu bnd yn rnyned i fod yn iach. tra nad oes ond 
hanner vr ordinhad wedi ei gweinyddu iddynt. Os dymuna 
dyn gael ei iacháu, riiaid y w gweinyddu aruo vn gyfreithlon 
yn y flbrdd hono a benodotid Duw, a byw i’w grefydd. 

Y mae llawer o bobl yn cyfranogi o’r secrament, ac vn 
me<idwl ar yr un pryd. 4 pa nifer o weddeuau a allaf fi gael y 
fory i gludo cerryg? Wn i yn y byd a oes gan hona fonet 


OonoRN SEION. 


:)-jÙ 

rtebyg x fy un i. neu os galluf fi gae! nn fel ei un liitliau? Ai 
ttìbye y bydd yn ddiwrnod teg V fory. neu ynte a wlawia neu 
fwrw eira?’ &c. Gellweh eistedd ar yr esgynlawr bwn a dar- 
(len yn eu gwynebau fnd y fath feddyliau ynddynt. Pan y mae 
un claf wedi anfon deisyfiad i nsewn am weddian y gynnulleid- 
fa yma, y mae llawer yn gadael i’w meddyliau grwydro dros yr 
îioll greadigaeth. Onid ydym yn gweled hyny yn nnion yn y 
fan yma? Ydym, ac y mae dyn i Dduw yn teimio yn ddig- 
ilawn wrtho. Nid oes wahaniaetli pwy a elwir i weddio, dylai 
yr holl gyfarfod yniuno; dylai pob person ag sydd yn y gyn- 
nulleidfa ag sydd ganddo ran wrth orsedd gras gyd-weddio. a 
chodi eu calonau fet calon un gwr at yr Hollalluog am y 
fendith ofynedig, ac mewn rhoddi dioichgarwch am y benditli- 
ion a fwynheir. 

Siaradwn ynghyich bod yn nn. yn awr os yw ein ffydd yn 
iawn cyduned ein gweithredoe Id. Os bydd genych ffvdd i 
weddio. a phan y gweddiero'r esgvnlawr,'gw0ddiweh chwithau 
hefyd, ac os na allwch gyfyngu eicli meddyliau mewn un modd 
arall. adroddwch weddi yr hwn syd.i yn gweddio ar gyhoedd, 
air yn ngair, a gweddíed p ib Sant i l)duw pan y dèl yr awr 
weddi. I’an yr anfouir gweddi i fvuy fel yna at Dduw y nefoedd 
fldyrchafedig dros v daf a’r cystuddiedig, chwi a gewch y claf 
wedi ei iachâu. canys y mae gweddiau pobl Dduw yn esgyn 
megys «rogl darth o’i fìaen Ef. ac y mae Efe wedi cyhoeddi yr 
etyb eu gweddiau o herwydd y byddant yn xxnedig. Pan yr 
enfyn berson claf yina ddeisyfiad am ran yn ein gweddiau, 
nid yw wedi ei aiifiin er i un dvn yn uri’g weddio dros ycyfryw 
barsun. ond y t'od i weddiau V t aint cynnulliedig, un ac oll, i 
gael eu cymiyg drosto. Yna y cyfodai pob un yn Nhabemacl 
y cyfiawn ei lais, a gweddiai dros y person claf bwnw. eich 
«iyledswydd yw ei wnenthur. A phan gj’mmerocb o’r Sacra- 
ment, dylech gofio am gorff yr Arglwydd. a chredu mai drwy 
rinwedd ei ddyoddefiadau. ei waod a’i farwoiaeth eich prynwj’d. 
Dylech ystyried nad yw yn uorhyw ordinhâd fechan a dibwys, 
ond ei bod wedi ei setydìu gau y l)uw mawr er ìlesliàd ei bobl, 
ac i wueuthur cofFawdwriaeth yn barhaus o ddyoddefiadau a 
marwolaeth ei Fab. 

Dymunwn alw arnoch i fod yn foddlon i feddu yr iawn fath 
o ffydd, ac i’w harddangos drwy eich gweithredoedd. Pa betli 



326 


t)i)GOKN SBION. 


yw tystiolaeth Saint y Dyfìdiau Diweddaf? Y mae eín 
erefyiid mor wahannl i grofydd pobl ereill agyw ejn tystiolaeth 
ni i’w tystiolaeth hwy. Fsm ilystiolaetliodd Joseph Smith, 
dywedodd wrth y l>ohl y fod angej or nef ueiieì wedi llefaru 
wrtlio, ei fod w edi ei ordeinio ag awdnrdod oddiwrth Iesu Orist, 
a’i anfon alian i bregethu yr efengyl. A etywsoch chwi y 
Methodistiaid yn dal y fath dystiolaetii eriued? Os naddo, .pa 
fodd j gellwch ildyogwyi iddynt fecidu y íat’n fiýdd a’r dyn sy’n 
eredu ty&tiolaeth Josepli Smith? Ni fedil y Methodistiaid y 
fat-h dystiolaeth, ond yn unig fel y eänt hi gan Baint y Dydd- 
iau Dyweddaf. Dywedoiid Joseph liefyd iddo neied gororau 
tywyil Gehena ; a glywsueh eliwi Fethodistyn erioed yn dal y 
fath dystiolaeth? Naddo. Dyma lle y mae hemiriaid Israel a 
welsont gwmni ar ol ewntni o angyiiom a welsant iachâd y 
«iei Son, aíoriad elustiau y byddariaid n llyíaád y deillion, a 
rhyddliâd tafod y mudan. Clywsoeh hwynt yn tystio iddynt 
woted gogoniant Duw; a’u hod drwy ysbryd y brophwydol- 
-iaetli vu} li rhagweled rhyfel. haint a newyn yn dyfod ar y 
ddaear. Nid yw y Methodis,tiaid yn hòni y fod ganddynt y 
-fath dystiolaeth. ae w rtli gwrs nid oes y fatli ffiydd ganddynt- 
Gellwoh fyned at unrhyw seet afynoch ar wyneli y ddaear, ae 
y mae eu tfiydd yn cyduno a’u tystioiaetl), Iwy neu lai. 

Y mae gan Saint y Dyddiau Diweddaf ilystiolaeth, aey maa 
ffydd yn dyfod iddyní drwy glywed gair Duvv, ond y mae yn 
dyfod i ereill wrth glywed geiriau dynion. 

Y mae genym ni dystiolaeth y fod Crist yn fyw ae y n eistedd 
ar ddeheulaw Duw; y fod angylion wedi gweinyddu i hlant 
d.ynion ar y ddaear. ac fod ein Duw yn cly wed ac yn aîeb ein 
gweddiau. Y mae ein ffydd yn wahanol. ac y mae ein tystiol- 
aetii yn wahannl i’r lleill o’r hyd proffesedig ; ae er eu eael i 
gyduno á ni, y mae ganddynt i wranrfaw ar. a derhyn vr un 
dystiolaetb, yr un atlirawiaeth, a’r «n pwys o ymresymu a 
feddwn ni canys y tnae ffyild yn dyfod trwy glywed gair Duw- 
Y mae pobl Ddtiw yn y liyddian diwedclaf iiyn yn gwahan- 
iaetlm oddiwrth bob seetau ertfyddol. Pa fodd y geiil fod fel 
aral) tra y mae ein tystiohietli mor wahamil. pan yr oedd y 
cyiioeddiad cyntaf a gfywsnm mor wahanol? pan y mae adfer- 
iad jjlyfr Mormon. ei gyfieitliad trwy ddefnydd yr Urim a’r 
Thummim, diniau a bendithion yr Ysbryd Glân, gwtinydog- 



UDGORN 9BION. 


327 


aeth engyl. a phoh peth sy’n gyssylltieJig â’n crefydd, mor 
wahanol i’r hyn y mae y byd yn ymarfer cyhyd? Credant hwy 
y gwnaitf cahmel iachâu y claf — ni chredwn ninnau, ond y 
gwna yr eneinuiad ag olew a goeodiad dwylaw, a gweithredwn 
yn gyferbyniol. 

Nid yw yn rhyfedd fod Saint y Dyddian Diweddaf yn crcdu 
mor walianol i bobl ereill, canys y mae eu gweithredoedd yn 
wahanol. ac y mae eu tystiolaeth yn wahanol. Credwn mewn 
ymgasglu yngliyd; y mae yr Arglwydd Dduw wedi llefaru 
wrthym o’r n-efoedd, a’n gorchymyn i yingasglu. Nid ydynt 
hwy yn credu mewn ymgasglu i’r lle y geill yr Hollalluog 
Jefaru wrthynt ; niil ydynt hyd y nod yn gweddio ar i'r Ar- 
glwydd anfon angel i lefaru wrthynt. Y mae Saint y Dyddiau 
Diweddaf yn ceisio by w i’w crefydd fel y siaradont ag angylion, 
derbyn gweinidogaeth cenadon santaidd o orsedd Duw. cael eu 
santeiddio yn eu hysbrydoedd, eu serchiadau. a’u lioll ddymun- 
ìadau, fel y gorpliwyso yr Ysbryd Glân arnynt, a’u calonau eu 
llanw ag ef, a dyfod yn addas i ddyoddef presennoldeb angylion. 
Bendithied yr Arglwydd chwi, a deffroed chwi ar y pynciau 
yma o athrawiaeth, fel y cydgordia eich ffydd a’ch gweithred- 
oedd bob amser, ac y byddo eieh bendithion yn gydradd ag 
eiddo pobl Dduw yn yr oesau cyntefig, yn enw Iesu Grist ein 
Hargiwydd Amen. 


GWROLDEB MORMONAIDD. 

O’r Luminary , am Awst 18, IS5S, dyfynwn hanes Mormoniaeth 
mewn lle a elwir Fort Riley, a gymmerwyd allan o’r St. Louis 
Repub/ican. — “ Yr oedd gan y Llywodraeth gryn nifer o weith- 
wyr yno hyd ymddangosiad y Cholera yn ei greulonderau 
erchyllaf Ffodd y gweitliwyr wrth y cannoedd ameubywydau, 
ond cwmni o Formoniaid, y rliai a arosent, nid fel y tebygem ni. 
i gau eu hunain i fyny a gweddio yn ddibaid, yr liyn oeddynt 
wedi ei wneutlmr yn barod erhyn y deuai blinder, ac wedi 
parotoi ei liunain i’w wrthsefyii tray gorfodid y lleill i ffoi, ond 
i lanhau, gwyn-galchu,” &c. 

Ychwanega y Rrpublican “ Pe byddai ar y Llywodraetli 
gyfîredinol eisieti dynion a safent wrth eu post yn ddiysgog, 
fe'i diwellid gan Formoniaeth â dynion o’r iawn fetel, pa un a 



323 


UDGORN SEION. 


fyddai yn fyddin i Mexico — banner cant o wyr í Fort Riîey, 
neu pe gofyi.id hanner can mil er diogelwch y genedl, ceid y 
cyfan gan Forrnoniaeth, a hèrient y hyiì i fod yn gydradd â'u 
gwladgarwch a’u dewrdra penderfynól." 


LLWFDDIANT YR EFENGYL YN TEXAS. 

Mae Ilwyddiant yr efengyl yn y lle hwnw yn ystod yr hâf di- 
weddaf wedi hod yn ddigou i amddifadu rhai o’r " synagogau” 
Methodistaidd o’u dyacyhlion. ac hyd y nod eu hathrawou, y 
rhai a bregethasant eu Farewell àeimon iddynt, yr hyn a berodd 
gryn gynhwrf yn y “ Society," hyd oni fygythiasant dàr a phlŷf 
i'r brodyr lly wyddol os na adawent y wlad yn íuan, ac os na 
wnai hyny, y “tyllent eu crwyn” iddynt. Mor Gristionogol! 

Mae y Saint mewn gwahanol lefydd yn Texas wedi adnew- 
yddu eu cyfammodau drwy fedydd, a tlira y rhwystrir preg- 
ethu gan ymosodiadau, rhegfeydd, a bygythion erchyll terfysg- 
luoedd, y rhai sydd awyddus am ail-gyflawni gweithredoedd 
ysgeler Haun's Mill, Carthage, Nauvoo, &c., darpara y Saint 
oll i ffoi i Seion yr ymfudiad dyfodol, a dysgwylir y bydd llu 
dirfawr o honynt y pryd hyny yn canu yn iach ì’w cyfeillion 
“ Cristionogol.” 


UDGOÍÍN SEION, 

S Bl' 

p jpaint. 


DYDD SADWRN, HYDREF 12, 1355. 

Ymfodo. — “ Deuwch allan o honi hi [Babilon] fy mhobl i,” 
yw galwad Duw ar y Saint drwy enau angel ; “ deuwch allan o 
honi hi” yw lleisiau cenadon y nef er’s blynyddau, ac, mae 
Ysbryd Duw yn adleisio y galwad yn barhaus i bob un a’i 
medda, nas codi gwewyr ar filoedd i ufyddhau iddo. “ ìíid ar 
frys na thrwy ffô,” serch hyny, ebe y galwadau blaenorol, eithr 
“Baich” y genadwri erbyn hyn yw “I’ch pebyll chwi, O 



L'UGOHN SEION. 


329 


Israel,” boed y canljniad a fydiio. Geilw ein gweledyiidion o 
Seion yn awr,yn hir ac yn ucliel, — 

“ Adref, adref blant yr Arglwydd, 

Galwad sydd i ddod yn ebrwydd.” 

Bloeddia plant Seion drwy eu lioll estynfeydd, — “ Adref. adref 
eiu holl berthynasau a’n-cydnabod;” adleisia copiiau eiriawg y 
'• mynyddoedd tragywyddol” yr “ adref. adref” hyd gyífíniau y 
ddaear; aoref yw adsain pob galwad drwy’r byd. ac adref vw 
ao a fydd sain uchaf a hiraf eich Uooorn chwjthau Saint 
Cymru o hyn allan, adref fyddo adsain pob Sant — aduef medd 
Duw ei hunan! 

Mae yr amser wedi myned heibio i bigo a dethol un o’r 
gangen hon a’r lla.ll oddi draw, ac i’r lleill aros ar ol i gano y 
gwaith yn miaen yn y wladhon; mae yn rhy ddiweddar yn 
awr i gadw yn ol unrhyw deulu o herwydd eu bod yn llettya 
yr HLnuriaid; nid oes mwyach rwystr i swyddog na Llywydd 
fyned adref o herwydd fod ei eisieu yma : nid oes esgusawd yn 
hwy fod llôg da i gael am arian yn y Banciau yma, y fod awel 
rhenti am dai, nac ychwaith o herwydd fod perthynasau yn 
gwgu — hen fodrybod neu famgu yn bygwth gadael eu heiddo i 
ereill ; nac ychwaith fod gobaith am i hen gloeon rhydlyd coff- 
rau yr oesau mynedol gael eu torri; mewu gair ni wyddorn am 
esgusawd digonol i gyfiawnhau am esgeuluso yr alwad olaf 
hou. Dywedwn hyn mewii atebiad i ymholiadau mynych am 
gynghor ar y pethau hyn. a gobeithir y deallir ni gan bawb 
mai “ adief udref" mor gynted ag y gellir fydd cin hatebiad 
i bawb. 

Yn y blynyddoedd mynedol nid y’m wedi annog llawer ar y 
Saint i ymfudo— nid oedd anghen. rhedent o’n blaen, ac nid 
y’m ond adleisio â’n hegni yn awr annogaethau y nef; nid 
arnom ni y dybyna chwaith i egluro y pam’s a’r pa fodii's na’r 
canlyniadau na’r achosion o’r galwad brysiawg hwn ; yr Hwn 
sy’n galw a wna hyny cyu hir ; etto gallwn ni. pe baem heb 
reidiach gwaith o'n blaen, roddi cant ag un o resymau dros 
beuodrwydd y galwad, a rhifres o ganlyniadau wrth eu sodlau 
a brofant yn eu harllwysiad ddyddordeb y galwad, othl y (ialw- 
wr d os ei blant, a’r iachawdwriaeth o ufyddhau; nad pa nn a 
yw chwant y Taleithiau am Cuba i godi gwewyr ar Frydaiu, a 



330 


ünOORN 8EION. 


rliyngddynt osod gangen-ddôr dros y môrwervd ì -aywym* 
drechfa angeuol y bwystfil o " gaethfasuach” i ddiii-.-ío y flbrdd 
i Seion â gwaed, coch-waed du a gwyn, de a gogîedd i ymgym- 
inys«u, ynte ai melynaeh rywogaeth Laman sydd a.m ddial 
gormee l'y “ Ewyrthr Sarn.” a meddiaunu etifeddiaeth eu tadaa 
yn ol: a yw Efe am ollwng awenau y march rhyfelawg i 
brangcio yn ol *’r dwyrain i sarnu ein gw lad dan ei garnau, ai 
y plâ a’r haint sydd ar fin medi pohl ein gwlad, ynte ai y 
newyn du llymdost ar ol y llawnder hwn sydd am grybychu 
colyddion y byddariaid i’r galwad, nid yw yn perthyn i ni yn 
awr ei ateb. Pa un ai dyben Duw yw cae! digon o ■* halen” i 
halltu y Taleithiau am enyd etto, fel j myuasai gael halen 
gynt i halltu ymaith ddrewdod Sodom; ai ei awydd yw yu 
fwyaf er cael adeiladu Seion, ei themlau, a’i liestynfeydd gyda 
buandra, fel y cynnysgaether ei phlant ag awdurdod a gallu ì 
x ' rwyino i fyny y gyfraith a selio y fyny y dystiolaeth” ya 
rymusach, yute beth yw ei resymau ef, nid yw o bwys, gallai 
fod myrdd o honynt. — Ilawyr! pan fo daeargryn yn berwi y 
seiliau, y muriau yn holHi yn gyrbibion, a’r adeilad blithdra- 
phlith yn garn ar gwympo, a sefir yn y canol i ddysgwyl pa 
gyfran a ddisgyna gyntaf ? (), na, digon yw fod Duw yn galw; 
âyna paliam yr ufyddha ei blant i’w larch. 

Ond dywed amry w o’r Saint, Nid difíyg awydd ond diflyg 
■moddion sydd yn ein eadw yma; ein gofid penaf yw na rag- 
welwn y posiblrwydd o gael digon o arian i ymfudo. Atebwn, 
na chlywsom erioed sôn fod Duw wedi gofyn i’w blant wneu- 
tliur unrhyw beth ag oedd yn anmhosibl iddynt ei gyflawni, 
nad beth a gostiai o ymroad neu arian, ac ni choeliwn fod ein 
Hollalluog Dduw, yr Hwn a b'ia y ddaear a’i holl f\vn gloddiau, 
y môr a’i holl berlau, a’r Hwn sydd yn teyrnasu yn mhlith 
holl freninoedd y ddaear wedi galw ei Saint i ymfudo heb 
fwriadu eu cynnoi'thwyo. hefyd i gyflawni hyny os gwnant hwy 
eu hunain yr oll a ahant tuag at hyny. Yr os hwn yw y pegwn 
ar ba un y dibyna yr oll ; mae Duw yn lielpio y sawl a helpia 
ei hun, ac felly y mae ymfudiaeth pob un yn ei gyrhaedd ei 
hunan— ni raid fod un ar ol, os bydd, ei hunan fydd i’w feia 
Ni feddyliodd Duw i Noali adeiladu areh, na myned iddi, heb 
feddwl ei gynnorthwyo; ni ddysgwyliodd i Israel groesi y Môr 
'Coch heb ei symud o’u ffordd, na chyflawni ei orchestion 



CDtìliON SEION. 


331 


creill lieb fwríailu yn ralaenllaw i’w helpio yn yr hyn ni allent 
hwy wneuthur eu hunain. Dichon y Saint o wan fifyiid feddwl 
fod Duw jn gofyn mwy nà'u gallu ; ni chreda y tlawd a fedd 
îoned ei aelwyd o biantos analluog fod yn bosild iddo ymfudo 
yr oll dros foroedd a chyfandir tuag wyth mil o iilltiroedd, — 
hawddach credu fod Duw yn *• feistr caled” yn ceisiw yr !iyn ni 
all wneyd, ac o ganlyniad nid ymdrecha. Rhesymolacho lawer 
y gallasai ei ddyscyblion ddweyd wrth yr lesu y hyddai yn 
anmhosibllddynt ‘’Äbi i’r mynyddoedd” o Jerusalem “ pao ei 
igwelent wecìi cael ei hamgylchynu à byddìnoedd.” Gallasent 
ofyu pa fodd yr elent allant gao y byddai y pyrtli oll yn 
nghauad, wrth gwrs. a phed esgynent y muriau, ai posibl 
iddynt ddiane drwy fyddinoedd aneirif Titus Yespasian, onid 
gwell fuasai iddo roddi rhyw arwydd arall a’i harweimasoi 
hwynt ymaith yn gynt tra yr oedd yn bosibl? Hawdd y gall- 
asent hwythau gredu fod eu dinystr yn anoeheladwy tra yr 
■oedd mamau yn bwyta eu plant, a phawb yn sychedu am 
waed ei gyfaill o fewn, a myrddiynau y gelyn yn fwy gwancus 
fyth oddiallan. Eithr pa fodd y gwaredwyd iiwynt ? Eu ffydd 
yn ngeiriau eu Hiesu, eu hufydd dod i‘w Offeiriadaeth, a’u 
rhag- bar-otoadau cyferbyniol a ennillodd iddynt y waiedigaeth. 
Wedi i adamentaidd gerr.i y rnuriau falurio o flaeu Rhufeintg 
rhutlir, a gwneyd agen hyd y Uawr ar gyfery fan Ue yr ym- 
gasglasai y Saint i ddysgwyl yn ffydrìiog liyd yr awr olaf atn 
gyflawniad o addewid eu Ereain. pan ar rutliro i mewn dyrys- 
wyd y gelyn. «ain ei udgyrn ei hun a’itwyllorld: yn Ue 4 'yn 
tnlaeri” chwi ddewr Rufeiniaid arìseimodd y muriau y galwad 
“yn ol ar frys,” ac yn ol rhuthrodd y fyddin,— yn mlaen 
rhuthrodd y Saint, ac ni edrychasant hwy na’u geiynion yn ot 
nes cyrhaedd eu diogelfan yn y “ mynyddoedd.” nid cyn hyny 
y deallwyd sain yr udgorn i’r rlmthr A ddywed Saint y 
dyddiau hyn na ddarpara yr “ Hwn a ddechreuodd ynddynt y 
gwaith da,” ac a’u galwa i Seion drwy glariwn auge! mo y 
ffordd iddynt hwythau heiýd? Gwna yn ddiau, os, meddwn 
■etto, eu ceir yn barod i’r alwad. wedi crynlioi o’u lioll grwydr- 
iadau at yr adwy — wedi diddwfn en serchiadau oddiar rìeganau 
Babe), ac werìi ymbarotoi. Ië, merìdwn etto, os yi y mbnrotoant, 
eu gwaith eu liunain yw ymbarotoi ; ni all y uaill barotoi yn 
ìUe_y llall, ni wna Duw y parotoadau sydd ddyledus ary Sajnt 



332 


UDUOltN SEION. 


iV gwneuthur — cyd weithwyr Duw ydym y n yr Ymfudiad yn 
ogystal ag yn mliob cyfran arall o’n iiiaehawdwriaeth. 

Yr ymholiad mwyaf dyddorol oil ynte yw, beth yw y parot- 
oadau, a pha fodd eu gwneir? Ein dyledswydd a’n pleser yw 
ateb hyn. Ysbryd Seion a’n nhertho ae a'u hargraífo ar galonau 
y Saint, ac a'u eynnortliwyo i’w cyflawni oll yn gyfangwbl ac 
yn ddioedi. 

laf. Mae genym i rybuddio ein cynimydogion hyd nes y 
byddwnyn sicr eu bod wedi eael cyfle i ddeall pa to ld y gallant 
fod yn gadwedig, ac y byddwn yn sicr eu bod wedi clywed 
digon i’w dninnio os gwrthodant. Mae geuym i’w hysbysu am 
faruau dinystriol imw sydd wrtli y drws, ac am y waredfan 
befyd. Y fforild oreu i wneyd hyn y w drwy fucheddan cyd- 
weddol a n profl'es, drwy cin tystiolaethau a’n hymbiliau, drwy 
draethodau a cliy hoeddiadau yr eglwys, a tbrwy bob cymliell- 
iadau o eiddo yr Ofleiriadaeth a’r Ysbryd Glân. 

2. Mae genym i cliwalu yn eu plith yr lioll lyfrau sydd ar 
law yn ein tai, y eaugenau, y swyddfáau, a’r -l argraffedig air” 
hyd y mae Duw a'eli Lìy wyddion. neu Dduw drwy eicli Llyw- 
yddion yn gofyn. Ac nid hy ny yn unig, ond liefyd y mae 
cyfiawnder at eglwys Dduw yn hòni ei bo 1 yn eael talu am 
danynt ar frys. Credwn mai os nad y dyledwr anonest am 
lyfrau fydd yr olaf yn myned i Seion, efe a ddylai fod, ac os 
ry wfodd y cyrhaedda yno, cly wa y fath ddweyd llym yn erbyn 
anonestrwydd, fel naill yr edifarhá neu bydd y cyntaf oddiyna 

i’w le ei hun,” lle y triga ei dduic meìyn'. Ofer dweyd na ellir 
gwneyd hyn, mae Duw o blaid y sawl a dreia yn iawn. Na 
fed lylied neb o'r Saint ynte eu bod yn barod i ymfudo tra ho 
llrfrau ar law yn bentrrau yn llwydo, tra mae miloedd yn 
marw o newyn am y gw irioiieildau a gynnwysant, a gweler y 
taliadau am lyf'rau yn tfeitluau profadwy o awydd y Saint i 
ymfudo. Dylai awgrymiad ar betii mor eglnr fod yn ildigon. 
Diwedd y Jìwyddyn a íÿddo yn ddiwedil ar bob dyledion am 
íyfrau. 

3. Darpariad aiihehgorol er ymfudo yw talu ein dyledion at 
Deml yr Arg wydd; nid yw hyn i’w esgeuluso. Rliaid fod y 
defnyddioldeb o lioui yn liunan eglur. Da gweled rliai wedi 
deffroi i hyn. tiweler pawb oll wedi eyflawni eu haddunedau 
yii ystod y ohwarter hwu yn ddiffael. 



DDOOHH SEIOH. 


333 


4. Deuwn yn nes at y byw yn y cynnyg nesaf. Digied a 
ewyllysio. ein ilyledswydd y» dweyd yn erbyn yr hen arferiad 
andwyol svdd mor ben uehel drwy y wlad, ac yn enwedig trwy 
y gweithiau, hyny yw. byw hyd eithaf yr ennill. Am y sawl 
fu byw yn uwch nà hyny. niclmeliwn yr amcanabyth gyrhaedd 
St-ion, eitbr fod ei dduw ef. sei' ei fol. yn rhy agos ato eisoes. 
Arferiad cylf'redin yw byw yn ol a ennill r, pe yn ddwy bunt 
yr wythnos, rhaid eu gwario; pe deg swllt ar hugain, trueni 
gwneyd ar lai ; pe punt, nid yw hyny ond prin digon, ae ettc, 
pe nnd hanner hyny, gwnaitf y tro yn hurion. Nat'eddylied 
ein cbwiorydd prydferth ein bod ni ani droi yn fradwrus i’r 
llywudraeth unbenaethol a feddant hwy mor hollol er’s oesoedd 
ar y gôd a’r aelwyd pan yn cynnyg iddynt y ffordd i gyrhatdd 
Seion. Nid y’m heb adnabod rbai a allasent fod wedi cynilo 
digon i ymtudo yn gysurus; ac er ein bod ni yn casâu gweled 
gwraig yn dirgelu pethau oddiwrth ei gwr yn waetli nà’r plà 
na r crafu, hawdd fyddai esgusodi yr hon a gasglai, drwy ei 
chynildeb, ddigon i ymfudo ei hun a’i gwr, pe heb yn wybod 
iddo. Pe y cynilai ond deunaw yr wytbnos am flwyddyn. 
talai liyny gost un i’r Taleithiau. Mae cannoedd yn esgeuluso 
hyn a allent w neyd llawer chwaneg â rhan fawr o’u hamser yn 
gweddio Duw i agor calon rhywun i’w cludo, neu y n dysgwi l 
wrth y Gymdeithas— gweddiant yn gyntaf arn oleuni i agor cu 
llygaid i weled faint a allant helpu arnynt eu hunain. 

•*()’r gureu.” medd ambell un, ‘* mi gadu a i yr hyn oeddwn 
yn arferol o gyfranu at achos Duw. am lyfrau.” &c. Ond. aros 
dipyn, gwybydd mai bendith Duw ar dy iafur sydd yn dy 
alluogi i gael dim i’w gyfranh; pe yr yspeilit ef yn y naill í’w 
dalu yn y llall. pa wel) er liyny? Mae yn ffaith rhy ami brof- 
adwy cyn hyn, i neb aliu ei gwadu, mai drwy gyfraniadau 
haelionus at achos Duw yw y ffordd rwyddaf i gael yn ol. o’i 
haehoui Ef i ymfudo. 

Erby u y cyflawnir y parotoadau hyn, hyderwn y bydd genym 
gyfle i hysbysu beth nesaf. Hyd oni wneir y parotoadau ang- 
henrlieidiol a ellir ria ofyner eìn cymmeradwyaeth ni i ymfudo. 

Cynghorwn bob un a allo wneyd y darpariadau gofynol, ac a 
all gael modd i ymfudo i Seion, i benderfynu myned y gwan- 
wyn nesaf. a’r sawl na ailant weled eu ffordd yn mliellach nà’r 
Taleithiau, eled cyn beled ag y gallo tuag yno, a thra ei galon 



334 


uuamtfl sisioît. 


,vn lilraetliu am Seiori. a’i wyneb fel y galestr tuag yno, byád 
golwg ei Diiuw arno, ac efe a hwylia ei gerdiiediad yn gyflyni- 
ach nag y dysgwyiia. 

Metliem a dirnad yr achos paiiam y gwrandawa torfeydd 
lliosog irnam mor astud, fé) pe yn credu pob gair, ac etto dros 
eu crogi ni ddenent i’r dwfr, yr oedd y dìrgelwclt o byn yn ein 
synu, ond yn awr dyry y Ltywydd Young allwedd y dirgelwch 
i ni, pan y dywed, pe’d ynifudai dwy ran o dair o’r Saint y tro 
nesaf, y deuai llawer ciiwaneg i’r eglwys na tbrwy eu bod yn 
aros yrnal Credwn hyn am Gymru iicfyd! Pwy a erys yma 
yn hwy, i fod o felldith yn lle benditb i’r byd - i fod ytt 
rhwystrau ar eu ffordd yn lle yn ofTerynau i’w tynu i mewn? 
Pregethwn ynií'udiaiì i’r byd, a dy wedwn am ei bwysigrwydd ; 
gofynant hwythau am arwyddion ; mae yr amser wedi dyfod 
i r<Kldi arwyddion iddynt drwy ymfudo ein hunain o’u plith. 
Arwyddwch iddynt eich bod yn credu yr hyn a bregethwch, 
drwy ddamros iddynt eich cefnau yn lle eich gwynebau; maent 
wedi gwawdio y rhai hyny ddigon o iiyd. Rliodder iddynt 
Hru'ÿdJioti o rym a nertli ein crefydd, drwy eich sugn dynu i 
adael Bahel a’o holl deganau, pertli\ msau er eu hotfed, a’r wiad 
a'u mhagodd er mor dyner ar eu bronau. Er gwawdio eu 
gwaethaf am hyn, yn bratliu fel bratltiad piccell lem o amgyleh 
llinynau eu calonau, pan y raae ein habsennoldeb yn eu ham- 
ddifadu o’r rhai a wnant yn fychod diangol gyda pliechodau a 
chyfeiliornadau ein holl gamgylmdwyr ; dìangwn ynte, mor 
gyflymed â’r iwrch a’r niŷn o hlith eu pediodau, rliag dyoddef 
o'u pliiau. 

“ Adref. adref hlant yr Arglwydd, 

Babel sydd i syrthio’n ebrwydd 
Megys maen i’r môr.” 

Y DnrLEn am Lyi-hau.— Crefwn sylw y Llywyddion un 
waith etto at y dyledion sydd arnynt i’r Swyddfäau. Beth 
meddwch, Frodyr? A gawn ni eich sylw at y petli hwn o 
ddyfrif ? Atebwn. ein bod yn rhwyni o gael, a hyny ar frys — 
nid oes yn bosibl oedi vn hwy; a pho fwyafa esgusodir gwaetli- 
waeth y cynnydda y ddyted o hyd, os nad hefyd po leiaf a 
gyhoeddir o lyfrau mwyaf y cynny lda y ädy\ed, — CGwe! tud. 
336 o’r rhifyn hwn. 



DDOORR 8EIOH. 


33 » 


TALIADAU AT DDYLED CYNNADLEDD OELLEW- 
INOL MOBGANWG, O MEDI 25 HYD HYDREF 9. 

£ s. c. 

1. Reea Jones, Cwrnafon ... . I 0 o 

2. Marthn .Tones. ei wraig ...050 

3. Isaac Erans, Cwmafon .... 0 8 0 

4. James James. etto .... 0 5 t» 

5. Alfred Tliomas. etto ....070 

ti. Elizabetti Thomas, ei wraig ... 0 5 0 

7. Jolin Bowen, l J yie .... 0 10 0 

8. Elizabeth Bowen, ei wraig ...030 

9. Willinm Bowden, Pyle .... 0 2 tí 

10. Anne Bowden, ei wraig . . . . 0 2tí 

11. Thomas Thomas, Pyle ....050 

12. William Reynolds, etto .... 0 2 6 

13. Lewis Daries, etto 0 6 6 

14. Mary Davies, ei wraig . . - . 0 6 o 

15. David Llywellyn, Wick .... 0 2 6 

16. Margaret Llywellyn, etto ... 0 1 o 

17. George Groves. Abercenffig ... 0 16 

18. Jolin Jones. St. Brides .... 0 10 0 

19. William Davies, etto .... 0 2 '6 

20. Anne Davies», ei wraig .... 0 2 6 

21. David Evans, Drefnewydd . . . I 0 # 

22. John Butler, etto ..... 0 2 6 

23. Jane Butler, ei wraig .... 0 2 6 

24. Johh Davies, Abertawy (Cang. Gymreig) 0 5 0 

25. Catherihe Davies, ei wraig ... 0 5 0 

26. William Brookes, Abertawy (CaDg. Seis ) 0 2 0 

27. Jane Brookes. etto 0 3® 

28. James 1 1 one, hynaf, Abertawy (Seisnig) 0 2 6 

29. James Hone. ieu.. etto ....026 

30. Jaines Tuckfield, etto . . . 0 JO o 

31. Catherine John. Treforris ... 0 2 6 

32. Thomas John, Treforris .... 0 2 6 

33. Anne John. etto () g 6 

34. Griffith Griffiths, etto .... 0 10 o 

3 ■. Margaret Griffitiis, ei wraig . . , 0 10 • 

36. William Richards, Cwmhwrla . . 0. 10 0 

37. Thotnas Evans, Cwmbach ... 1 0 O 

£ 10 lí 6 

D.S. Mae rhai ereiil wedí talu cyfrau. eithr ni chydnabyddir 
liwynt drwy yr Uhgohn, hyd oni chyflawnant eu liaddewidion. 
Ymdrecber i gyflawni yr addunedau cyn y Gymmanfa. 



U !)('.<< KN 8EION. 


336 


Y Diiyled am Lyfrad.— (Pmhàd o dud. 334 o’r rhifyn hicn.) 
— Y ff'aitli alarus yw forl y Cyiinmtlerldau Cymreis: eisoes yn 
ddyledus i’r Swyddfa hou yn agos i eliwe’ chant o bunnoedd! 
ae nid llawer llai i’r Swyddfa Seisnig ! £6d0 ! edrychwch 

arnn! Pa le y maeeu íwertli? Beth sydd i ddangos am dan- 
ynt? A i stoclc ar law ? Ofnwn fod ugeiniau, os nad chwaneg 
yn eisieu, yn " ddyledion personau” fel eu gelwir, yn nwylaw y 
Dosparthwyr. ac yma ae acw, ac yn rhyw lea phob man ond 
lle y r/ylent t'od. Pa hyd yr oedir edrych at bethau fel hyn? Mor 
bell o gymmeradwyo neu ganiatàu i un ltywydd i ymfudo a fo 
yn euog o’r fatli esaeulusdod yn hwy ; gorfodant ni i’w diopio 
ar fyrder, os troant glust fyddar i’n galwadau yn hwy. Nid 
oes eglurach prawf nad yw y Lly wydd a esgeuluso hyn, ac a 
esgeuluso anfon i ni enwau y Cangenau a gyfranasant at y 
D. Y. Barhaus, eu Balance sheet chwart Tdl, &c., a ofynwn 
ganddynt. yn amddifaid o Ysbryd eu Swydd bwysig, ac felly ni 
allwn beidio bod yn gyfranog o’r marweidd-dra, y malldod, a’r 
felldith a ddilyna arosiad y cyfryw yn eu swyddau lawer yn 
hwy. Hawyr ! er galw a galw drwy’r Udgorn, &c., o hyd, 
dros hanner Llywyddion Cymru heb anfon i ni y cyfrifon ag y 
gwyddont o’r goreu eu bod yn ofynol ar ddiwedd pob chwarter! 
Ac er dweyd nes blino am iddynt drefnu cynllun i werthu yr 
hen stock, a chael y ddyled i mewn ar frys, arosant rai mewn 
whirlpoo! tragyfyth, fel pe yn dysgwyl i’r peth wneyd ei hnnan. 
Froilyr, deffrowch a mynwch weled yr holl gyfan wedi eu 
gwerthu, a phob dyled wedi cael eu talu i’r ddwy Swyddfa cyn 
y gwelwch ddiwedd y flwyddyn hon. Dechreuwch o ddifrií ar 
y pentwr £6Ü0 yma, a chwalwch ef o’ch golwgar frys. 


83? (ìorfodwyd arnom, o ddiffyg lle, i adael allan 
am lyfrau, &c., &c., hyd ein rhifyn nesaí 

y taliadau 

C Y N N W|Y S 1 A í). 

ru o. 







Taliadau at l)«lvle<l cymiadledd orllewinol M<»r»anwe 



ABERT4WY: 

IICl.miYD A CMTHOSDDWYD ,;AK D. 



TJDGORN SEION, 

h li 1' 

«^trai }} c'èamt. 


Rkif. 22.] íIYDREF 27, 1855. [Cvf. VIII. 


YR AMSERAU Al FURGYN YN EI GEG ! 

Y FFCG-CHWEDL OLAF— Y ÌÌWCC! Ew HYLLAF a‘r blirgvn 
äieiddiaf o ysaerbydan yr oes wrtli-formonaidd hon yw y 
traethawcì a broífesa roddi “habes bywyd benywaìdd yn 
mhlith y Mormoniaid,” uran un a pryfen'ya ei hun yn “ Maria 
Ward,” ac a ddywed, “ oi bod lii wedibol yn wrair i Henuriad 
o Utah ac er ein bod ni wedi darllen yr oll a allem gael 
gafael ynddynt o fryntni yr afianiaid awdurola golygvddol yn 
mhob iaith a ddeallwn. er’a drns ddwsin .o flwy.ddi._a gorfod 
gwasgu ein ffroenau yn dỳn aml dro. tra vr analisiem gnl- 
yddion drewedig eu bv.g biarf. gwrth-formonaidd i chwilio arn 
friwsionyn o wirionedd. cyfaddefwn mai v cwdyn bawiawg 
-hwn yw yr aflanaf o'r oi). Arogiasora ei ddrewì o.bell er’» 
ilawer dydd, tra y gwleddai ffo’. ' nyddìon - yr iaith arall arno , 
fel pe yn sower-cront da -teithiol. Pan V chwvthof!d cnrwynt 
gorilewinol ei sawyr dros y mór, rliagwelem mai swhertash ar- 
dderchogyr ystyriai ehwaeth atìan y Saeson ef;.ettomor sasod 
oedd genym ymyraeth a'r fatli nythfa cynrhon fel vr.oeiiasom 
gyffwrdd ag ef, hyd nes gweîe.d Golygydd yr Ain.se.rau weill 
cydio yn yr ysgerbwd a’i ddannedd. ac yn sugno ei sugn. ov«- 
rhon a’r cyfan i lawr i'w gtila gwancus hyd braidfl aórri «i 
fola ; nac wedyn, pe na welsem et yn Ilyfu ei wertau ar-of w 
saig, ai glywed yn awaeddi ar ei aymmycloeioni 5 tv« wieöàa as; 
ef ar y danteithion nibuasera yn cejsio, hyct y noa a nr.icwareh 
aac a gefaii gôf i’w dynu odcii rüwng eí daaoneau. ac ni 

»» 1 JfWffl t«. 



338 


Vtì GOKS SÊIoa. 


ddyiminwn y byrld i’r hyn a swlu .1 arno yn awr rîroí ehwaeítí 
adar aflan ofldiwrth y hurgyn ag y eyfaddaswyd eu eylla iddo, 
eithr goheithiwn y gwleddantar y eelwyddau a garant ; maent 
mor anghenrheidiol yn eu "e ac i’w dyhen bwrpasol, er puro 
awyr gwlad ag yw poh searpnr/ers e reitl. Ein hnnig amean 
wi tli roddí ein mhenig am ein dwylaw ac awchn ein eyllell i' 
agor iiola y hnrgyn hwn y w er argyhoeddi yr adar glàn o hell, 
drwy oi sawyr. i ymswyno rhag dyfod rhy agos atto rliag' 
Ilygrn eu chwaeth i’w chwantu, fel y gwna Mr Lioyd druan. 
Gan fod yr Amsnian wedi oolli ei arogliad 09 nad ei drwyn 
hefyd. a ohodi y fath aflendid i halogi yr awyr iachns a 
chwifiai ar hyd hrynian Cymrn, codwn ninnau dipyn o cliwâ 
oddiar frynian gwirionedd i chwytliu ei ddrewdod yn ol tua 
rnohaies yr adar ysglyfaethus. 

Dangosodd awdnrnn a golygyddion rhyw awydd anghyd- 
mharol er’s hlynyddan i drlychymygu rliyw sothaéh. ac i greut 
hwganod dígon erchyll i drlychrynn pohl rhag chwilio i “ For- 
moniaeth.” Maent wedi hod mor ddiwyd, fel nad nes ystori a 
gynlltiniwyd yn yr Amerig er eu hamled, un cyhuddiad er 
mor ddued, nac nn celwydd nad pa mor eglnr heb gael cí 
gylchrediad ai gynnorfhwyo ar ei wyb-daith yn en cerhydau ; 
ac wedi gyrn yr olaf o hyd. a clrwt gyda hi, clystfeiniant am 
ychwaneg o gelwyddan gwrtfi-formonaidd o dros y moroedd, 
neu draw 0 rvwle. ’dyw waeth o. ble. rhaid eu cael fel cymaint 

0 saim i seimio olwynion eu froellau cabl-draethawg; a phan 
oedd eu potel olaf ar ddarfod — gwaelod y hledren yn sychu a’r 
siol yn ponhlethu am rywliefh chwaneg, wele gymhortlî 
mewn pryd wedi dyfod ! Hwi, ac ati hi yn awr! Gwrth- 
brofwyd eu eam-gyhudniadau mor efleithiol nes gorfod gan 
gywilydd eu gadaet heibio, etto rhaid cael un newydd, ac er 
na feiddíant wadu V gwrtlibrofìon ni chyhoeddarit byth mo nn o 
honynt. eithr ysgubant gonglan hailes ei hun am faw a huddygl 

1 barddno ac i luchio i lygaid Mormoniaeth. Ond mae y cyfan 
yn cael ei chwythu i’w Ilygaid eu hunain yn ol, nes maent yn 
cwyno fod y Mormoniaid yn chwerthin am eu penau. Druain 
o honynt! Ni ddylai y Mormnniaid chwerthin er dim, yn en- 
wedig am benau y deillion sydd wedi bod yn treio lluchio baw 
i’w Uygaid bwynt o byd. Galwant am help, help o ryw Is 


CDGORN SBION. 


333 


ÿan ryw un yn erbyn yr hyn a gasant bwy; eitbr mae eu 
îleisiau megys dyfnder yn gwaeddi a’r ddyfnder — yr atteb yw, 
adsain distawrwydd. Diflanodd bradwriaeth y Llywydd 
Young, dystawodd celaneddau 'Bruchus & Co., darfu eu gob- 
baith yn Col Steptoe i ladd y Saint a llyngcu Utah. Yn lle 
profi fod y Saint wedi lladd (ìnnnison cliriwyd pob ystaen a 
ddwbiasid arnynt a gwarthruddwvd eu gélynron pendefigaidd 
y’m mwthod y brodorion fél nad oedd ond “Paent, gwrtbbanau 
a drycbau,” a ad-dalai i’r Indiaid am garwriaeth y Swyddwyr 
Americanaidd a’u sçuaws o dan ea gwrtlrbanau. Er gwaetbaf 
gerwìnedd pob cyhuddwr dylifai y gwir o aml gẁr i foddi ei 
tid ym monwent y celvíydd; eithr yn awr gwyliwch! Safwch 
o’r tlbrdd chẃi Formoniaid, am eich bywyd ciliwch, dyma Mr. 
Lloyd a’i Amserau yu eich erbyn fel cawr, nage, cawres a ddyl- 
asem ddweyd, ac er y cyfaddefai nad “ CrwiR,” sylwer, y w yr 
hanes, eithr ynte mai unyhy wir y w o anghenrhaid, sef oelwydd. 
Peidwch a bod mor bashfull Mr.Lloyd er mai boneddiges y w eich 
bwli, ni wrida pe siaradech yn eglur ac mor ben nchel ae y 
dywedweh yn erbyn y gwir, maì celwydd yẃ ; etto meddwn, 
addawa gyboeddi pennodau o dro bwy gilydd yn yr Amserau' 
o’r hyn a gyfaddefa yn gclwyddau ; ac ar yr un anadl cwyna 
fod Mormoniaeth yn “ gwarthruddo Cymru!” Yma mae “ yn 
hidlo gwybedyn ac yn llyngcu camel.” lìarna pob dyn geirwir- 
éddus, debygwn, mai cyhoeddi am wirionedd yr hyn a gyfadd- 
éfa yn gelẃyddau yw y peth gwartìmsaf a ddichon hyd y nod 
gölygydd gwrth-formonaidd wneuthur. Gadawn rhwng yr 
hen gyfaill ai ddarllenwyr i derfynu y ddadl ynhylch beth yw 
ëi ddyben a’i^ncan ef yn eu porthi a phenodau o lysiiafedd a 
gyfaddefa yn gelwydd ; os gallant hwy goelio y llesola efe 
hwynt drwy hyny ystymog dda iddynt wledda ar y gelain. 

Cly wsom son am lyfr ag yr oedd profiad o hono yn ddigon i 
droi ystymog — arali a deilyngajei lyngcu, ac arall a raid ei gnoi, 
éithr dyma lyfr sydd yn felys i eneu ein Gol., ac a dry yn wer- 
niod yn ei fola. Mae yn hynod o “ ddyddorol ” ebe efe ; ydy w, 
mae dynoethí dirgelwch menywaidd, adrodd am eu treisiad, 
desgrifio amgylchiadau ag y gwridai y dyn diwair eu henwi, a 
chodi peisiau menywod am eu penau ; ydyw mae lioll butein • 
dra ac aflaneiddwch cio gwlad yn profi fod Hyfr cyflawn o 



340 


CDGOAN SEION. 


hau felly yn ‘‘(IdydOorol” iawn gan rai o'r chwaetii hono. ae 
mae ynddigon dyddorolgan ein cyfaiil i'w arlwyo yn ddysaieid- 
iau i giniawa ei ddarllenwyr arnoar ford yr Amserau... Hawyr! 
Peidiwch a synu wrth baîogrwydd da gwlad tra bo pi:lur?x au- 
iwair a gwrthun fel hyn yn ddyddorol” gau eich golygy ddioa. 

Ni wyr efe ara ddiin a r.Sl fod yn fwy eífoithioì tuag at rotidi 
attaìfa ar y cefnllif ilygreaig Jiwn.” CclwydJ roddi attalfa 
a'r beth llygreclig, aie. Mr. Lloyd ? Ow drnau, tan ddiíhjdd 
tàn — dyna logic! Cav n ganddo hefyd enghraiíft o *• Öeithiau” 
crnghyyrìr ! Pa fodd y gwyd iocl» chwi, Syr. ‘*ei fo i i gyd yn 
sylfaenedig ar tfcdthiau?'’ Ni jdiiisi wch eich geirwiredd 
nemawr, pan feiddiech haeru íbd unriìyw chwcdl o'i íewn wedi 
cael ei sylfaenu ar tíaith, :*c ni chyiiier i ni ond umser byr 
brofì eich bod wedi tforíîLtio e ch geiry. iredd eisoes yn eich 
awydd i ddrwg-liwio eich cyd-ddyr.ion a’r greíydd a garant yn 
fwy na’u heinioes. A plia brofion sydd geu>ci» íod y llyí'r vn 
wir? Nid y w ei wrth-Fo;- ..oniaeíli yn ddigouol brawf ynawr 
fel y bu i chwcdlau ert-iii lu. gẃyr pawb well yn awr. Nid ocs 
gan Mr. Lloyd gymuiaiiit ;:g enw awdwr y llyfr a gymerth fel 
asgwrn-gen asen Sainson i drcio iUuid ìmìoedd o’i gy«l -gene.il! Go 
wael yw llyfr dienw; cy wilyddiai ci da iw.s ei ar idcl fcl iiraidd 
pob bastard, ond dyma !iwn wedi cael tadmactli Llwydaidd a 
golygyddol — gwr o Gymro hefyd ! Wol. pwy yw ei fam 
wyddys ? Ust ! oni cbyfaodeía ni ei huuan, ei bod ìii vvdi 
colli ei chymmeriad, a chacl ei hysgyinuno alìau o d y ei rhieni, 
naill ai am ei diwcirdeb nen am rywbcíli arali ; o ltiaf erlidiai 
ei theulu hi ymaith o herwydd eu gwarthniddo ai IfueJtddaii, 
ebe hi ei hunan, a’i charwr a droes yn ciyn gwacthat i<idi. ô 
wydd pa rai y ffodd ain ei heinioes yn ddirgel cyn gwclcd 
rmoniad erioed. A hon yw awdurcs eiu cv f.iill! Gwir yr* 
ncn âaiaiet), “ Putam sy'n gwaeddi puthin gyntai,' itily y 
th ä gynílymodd yr lioll dusw a giibwn a ddeciirenodd ei 
»«on gyöa pnutain, uc ni cheir nemawr ddirn a<*.dl gaiaMo yn 
yscoa ei lytr ond puteinio, puteiniaid a phnteinio. ac ni aliwn 
grecrií y coeiir ef gan neb oddicithr gan buteinwyr a pnutcm- 
und, 

lý\vre'(f ddarfod i Formoniad o'r rnw Ward. ei swyno yn y 
yr otwfí erbyu ei gwatìtoat. uaia oeaa rwa ö 1 


nw,0RN se:os. 


341 


bod hi yn arferol o gael ei swyno? Ond, ebe yr ymholydd, 
pwy yw y Mrs. Ward yma? Er na allwn atteb yn gadarnhaol 
gallwn sicrhau drwy yr adnabyddiaeth a feddwn o Formon- 
iaeth nad oes, ac na fu neb a leinw nac a lanwodd y cymmeriad 
yna, nac o’r enw yna yn cu plith. Nid oedd yr un sant na 
santes o’r enw Ward yn Nauvoo, yn líirtiand. ua Hissouri, nac 
yn myned i Utali. Adwaenem un o’r mynyddwyr a fu yn byw 
yu mhüth y Sn»ke Iudians er's tua 17 o flynyddau cyn myn- 
ediad y Haint i’r wlad hono. o'r enw Barney Ward, cawsoin ad- 
nabyddiaeth o hono, uc ni fedd wraig ond sq>mw o’r Uwyth 
hwnw ; ac ni chreda hyd y uod Mr. Lloyd nrai liono yw ei 
awdures gampus, coeliwn ! Etto, herriwn ef i Iwofi fud arall o’r 
enw Ward yn mhìilh y Saint yn amseryddiad ei lyfr. Uuasai 
genym ni ormod o barcli i gymineriad y Uiaws gwragedd ag y 
mae y cyiioedd mor haelionus a’n anrhegn â hwynt fel ag i 
ganmol i tnyw fe) y gwna Mr. L'oyd a iion, a hithau yn cyf- 
addef ei hod iii wedi cyd-fyw am Öyn''ddauá Uofruddwyr, yn 
gyfeilles monwesol i iadron, puteinwyr. bradwyr, a phob math o 
ddrwg-weithredwyr; byddai unrhww fenyw meddwn, a allasai 
dreilio blynyddau _yn mlilith y fath bobl yn wirfoddol, pan y 
gallasai eu gadael pryd y mynasai yn St. Louis, neu unman yn 
y wlad rydd liono, yn rhy amiieus ei chymmeriad i’w choelio 
Uawer llai ei chanmoi, na chymliel! ei ciiwedlau ar ereill am 
wirioneddau ; llawer addasach lle iddi fuasai y gwallgof-dŷ, 
neu y pemtmtianj nabod yn wraig ì unrhyw Formoniad. Mae 
hi nid yn unig yn warthrudd i’w rhywogaeth am godi eu 
peisiau dros eu penau o hyd. ond yn wnrtli i ddynoliaeth am 
dỳ-nn eu sylw at yr hyn a gelodd eu ereawdwr doeth o tan 
goelil. 

Chwedal y Ncw Yoth Timcs, a phob newyddiadur arall a 
fedda ronyn o synwyr gymmaint ahedyn mwstard, ni ciioeliwn 
mai henyw a wnaeth y llyfr, eitlir fod yr enw a’r hyn a gyf- 
enwa Mr. Lloyd yn ffeithiau yn ffug trwyadl— heb sail iddynt 
mewn gwirionedd. Yn mhtllaeh, ni aiiwn gredu mai Ameri- 
caniad ai gwnneth, ond mai rhyw ‘•Barchedig” newydd dirio o 
bellder byd ar lewygu. ar pethau cyntaf a fbddiodd eidrem aflan 
oedd riiai o’r mil pamphletach anwireddus a w naed yn erbyn 
Mormoniaeth, o’r rhai y gwnaeth ei ẃr-gwyllt dan sylw ; un 



.342 


EDÖORN SiiiMi. 


rheswm dros hyn yw y ffaith. na chawsid nemawr grwt yn yr 
ysgol y n ddeuddeg mlwydd oed, ar na wyddai yn well am ddae- 
aryddiaethy wladathrigfanauyrlndiaid; maehanesy Mormon- 
iaid yn bnr adnabyddus, ynghyd a’r gwahanol fanau y 3efyd- 
lasant ynddynt, a’u teithiau. Maeawdwr y Romanee hon wedi 
arddangos anwybodaeth gwarthus, fel y profwn yn union, am y 
bobl a gyhudda, eu Itarferiadau, eu crefydd ar oll a berthyna 
iddynt. Arhedasai ciptlrem ar unrhyw ddarlun o’r Taleithiau 
lawer o’r gwartli a'r cywilydd a ddysgyna ar yr hwn a gyhoedd- 
odd y ffug-chwedl aflan hon ai gefnogwyr. “O na ysgrifenai 
fy ngeiyn lyfr,” ebe Job. Cymhellai synwyr dyn ef i gredu 
na buasai anghen gwell canmoliaeth i Formoniaetli na chael 
gan elyn gyhoeddi “ llyfr” fel hwn, etto mae hyd y nod hwn 
mor “ ddyddorol” gan elynion, fel mai po fwyaf y eelwyddau 
mwyaf eu hymdrech i’w ganmol ai ledaenu, er dangos en ffol- 
ineh drwy hyny. Ychydig enghreifftian a roddwn y tro hwr> 
o ffolineb y chweiil hon. gan adael i bob un farnu y gweddill o’r 
llyfr drosto ei hnn. Mae yr awdwr wedi astudio llawer i gelu 
amserydiiiad, enwau y lleoedd heblaw ei enw ei liun fel yn 
bwrpasol i guddio y ffug ; er hyny bradychodd ei hun ddigon 
i’w gondemnio ei liun yn yr hyn a ganìyn : — 

Tud. I’i— Cawn hi mewn ystafell mewn cwrdd Mormonaidd 
ar ol hanner y nos ; nid cedd yno ond un gars-wyll fechan yn y 
cwr tithaf, na digon o oleuni i gaufod gwahaniaeth rliwng 
gwryw a beny w. — T ihì. I3-Dvwed y gjrelai hi sercli hyny 
ddigon eglnr i weled dros ben y cyfan wynet-pryd Joseplt 
Smitb, a hyd y nod liw ei lygaid ; a dywed mai " Uygaid duorr 
treiddgar ” oedd gandilo ! ond gwyr pawb a’i gweiodd, a dylai 
y sawl a ddarllenodd ei hanes wybo<i mai llygaid puroleu oedd 
gan J. Srnith. Er fod yr ystafçll rhy dywyll idüi weled y riiai 
oedd o amgylch iddi, gwelaiy fenyw- farw a ddygasid i mewn, 
yn cau ac yn agor ei hamrantau o’r cwr eithaf, gweithiad ei 
gwythienau, ysgogiad ei gwefusau a phob nranylrwydd fel pe 
ynghanol goleu canol ddydd ! — Tud 13— Dywed i ni roai J. 
Sinith oedd un o ymarferwyr boreuaf Mesmeryddiaeth t drnan 
o honi! gwyr y cyhoedd fod llyfrau lawer am hyny yrr 
gyhoeddedig cyn ei geni hi, a gwyr pawb a ddarllenaeant 
hanes Mr. Smith, ci fod ef yn hollol elynol i wneyd un dim â 



ÜBGOHN SEIUN. 


34S 


Mesmeryddiaeth, a gwyddora ni drwy ei glywed yn rliybyddio 
ar bregeth yn erbyn Mesmeryddiaeth i oehelyd rhag hyny, nad 
oedd efe yn gwneyd dim a’r í'ath beth. 

Hysbysa ni fod Mrs. Braddish, arwres y chwedi, weiii lladd 
dau ddyn yn Nhalaeth Efrog Newy.dd. l’wy oeddent? Beth 
oedd eu henwau ? Pwy all ddweyd ? Nid yw Uofruddiadau 
rnor gyhoeddus yn cael eu pasio mor ddisylw a hyny yn y 
'Faleithiau. Yn awr Mr. Lloyd attebwcli cliwi. ei ctiefnogwr 
a’i chyfieithwr, drosti. Pa la, aniser, neu pwy oedd y ddau a 
laddwyd? O Dalaeth Efrog Newydd arweinia hwynt i’wlad 
yr addewid yn lllinois? Neidiodd drosben Ohio heb ei gweled, 
cysgodd tra bu y Saint yn adeiladu Dinas ICirtland a’r Deml 
yno, bu rnewn llesmair tra yr aethant oddiyno i M ; ssourì, ac 
am y blynyddau y buont fyw ynoeyn erioed osod eu traed i 
iawr yn Illinois. Neidia dros amryw flynyddau o lianesydd- 
iaeth yr Eglwys. ac ni ddyry i ui hanes dini yn y cyfamser ond 
fod Joseph Smith Vedi teithio yr holl ffordd a Efrog Newydd i 
Illinois, dan ffugio bod yn hen ŵr pedwar ugain oed! ac nad 
oedd neb drwy’r holl bellder yna, er myned drwy drefydd lawer 
yn gweled gwahaniaeth rhwngllane a lien ẃr penllwyd. Mewn 
un man c?wn fercli ieuanc yn marw yn y fan ddira ond drwy 
iddo ef ddweyd wrthi am farw ’ Pw ! Mr. Lloyd, ple uiae y 
synwyr a feddech er’s talm? Wed’yn, cawn yr hen svr penilwyd 
yn eistedd ar fôn pren, merch ieuanc a ddaetliíú i'r gwersyll 
ychydig fynydau yn flaenorol o dref gyfagos. ddim ond iddo 
sibrr d yn ei chlyst am fynyd yn gadael tad a man, brodyr a 
phawb, a hyd y nod ei hanwyl gariad a’i dygasai yno, ac yn 
dianc gyda y dieithriaid hyn yn ddiarwybod iddynt oll ! Com- 
pliment go wael i’r rhyw fenywaidd yw dweyd fod un sylldrem 
o eiddo Mormoniad yu eu swyno mor belled a myned a’u 
serch oddiar eu gwŷr, plant, rhieni, cartref a phob peth arall. 
A goeliwch cliwi y gallai rhyw un hudo eich gwraig, neu eicb 
chwiorydd chwi felly Mr. Lloyd? Cywilyddient eich clywed 
yn cyfaddef hyny am danynt debygwn. Ac etto— pa fain 
gwahanol y’nt hwy na’r cyffredinolrwydd o’u rhyw? 

“ Nid oedd yn y dref Formonaidd ond tua 50 o fwthod.” 
Attebwn, — Mai o Missouri y daeth y Saint i Illinois, ac nid 

.Çfrog Newydd, ac i Nauvoo y daethant ; a cbyn cael ei# 



344 


TDGOIÌN SEION. 


halltudio orlfliyno. yr oeild y tldinas yn burap milltir o hyd, ac 
o ddwy i ddwy a hanner o led. Yr oedd yn ddinas freiniedig, a 
chanddi ei Mhaer, ei llys dinasol, a tliros ddeng mil o drigolion, 
Yr oedd ynddi lawer o siopiau mawrion, ac agerfadau wrth ei 
glanau yn ddyddiol. Eithr dywed y î.Irs. Ward lion i ni nad 
oedd dilladau na nwyfau i’w eael yno, ond yrawyrif yn droed- 
noeth a eharpiog ; un nodwydd yn y dref. a nemawr waith i 
liono, a pliigau drain oedd pinau y wlad, tra ar yr un anadl 
dywed fod yno siop gan .J. Smith. öwyddom ni fod y wlad 
am tuag ugsin milltir wrth ddeuddeg oll braidd yn nieddiant, ac 
yn eaei ei llafnrio gan y Saint. a pha fodd y dysgwyliwch i ni 
grerlii sotliach eieh llylr Mr. Amserau yn groos i’r hyn a welodd 
y llygaid hyn. ac a wyr pob migwrn ac asgwrn ynom drwy 
brofind? Ni ellwch ddysgwyl i ni. Pa fodd y gofynwch i ereill 
ynte? Ai eu hanwybodaeth liwy, a áioa y celwydd yn wirion- 
edd iddynt hwy a chwitliau? Os nage, peidiwch dyfynu eich 
penoilau o’r fath sinlc liole lygredig i hyder eich darllenwyr onide, 
mor sicr ag y gwnewch cospant chwi am hyny yn y carchar 
lle na ddiangwcli o Iiono, os nad cynt. Ond dychweîwn : — Pwy 
erioed a glywodd son am “ fanc ” Nauvoo cyn i’r arwrès hon 
ein hysbysu am dano? Dim gair o hyna yn wir chwaith gyf- 
aill. ni bu gan y Saint ariandy yn un nian yn Illinois. Bu gan- 
ddynt bartneriaeth mewn ariandy er's amryw flynyddan cyn 
dyfod i Illinois, tra yr oeddent yn Rirtlant, Oliio. Eithr nid 
at hwnw y cyfeiria hi, canys, ni wyr hi ddim am yr hyn a 
gymmerodd le yno yn ysbaid yr wytli mlynedd y bu hi mewa. 
tiance , wrtli gwrs. Os bu yno fanc tebyg fod iddo filiai, ac 
efallai y gall gwr mor gyhoeddus a Golygydd Amseraa 
Cymru gael gafael yn rai o’r biliau er prawf o’r haeriad; 

hyd liyny gwadwn ni ef yn hollol Dengys ein hanesydd ei 

anwybodaeth cywilyddus nm drefniad cyhoeddusaf yr eglwys 
yr ysgrifena am dani ; er enghraifft, haera"fod Joseph Smith 
yn trefnu busDes yr eglwys ei hunan, a thri o gynnorthwy- 
wyr.” Nid yw hyn amgen na nonsense , a digonol brawf na 
welodd yr hanesydd mo Joseph Smith, ac na wyddai ddim am 
danoef na’i gynghorwyr. Yr oedd ganddo ddau; nid erioedDRi! 

(Tw barhau.) 



TJDGORN SEION. 


15 


ÜDG0in T SEION, 

M C I' 

grrca n £>ainí. 

DYDO SADWRN. ÍIYDREF 27. 1*55. 

Nuwyddion o Utah. — O’r Mormon, y Luniirtan/, y Slar yn 
Díjliyiì ag o amry w lythyrau-, Uofîwn yn mhlith llaweroedd o 
newyddion dyddorol a diysurlawn ereill fod “ yr Hwn sydd yn 
dal y wyntyll yn ei !aw i lwyr Linhau ei lawr dyrnu,” ar ol 
ehwythu lliaws aneirif o weiliogod y rhe<ìyn i ddifa cnydau, 
Utah; ar ol adgyfnerthu eu byddinoedd hwynt â’i locustiaid 
er dyehrynu yr annuwiolion ymaith, yn ddiweddaf wo<ij anfon 
y pryf y rhŵd í f’wyta > eloron, ac we<3i i’r u!ì yughyd wneutli- 
ur y wlad yn anrhnitb fel nad oedd yn aros obaith aimren nag 
i’r newyn du ddifa y triaolu n ; wedi i’r holi wyntyllau hyn 
lwyr ysgubo ei lawr dyrnu meddwn, o’r ûs. y topion tops, air 
gweilt; y riiagritliiwr, y diífyiid a’r ofnog Eíe a agorodd ei 
ddwrii o'r hwn y golìyngodd ailan ddeheu-ŵynt aruthrol ae a 
ysguÌHaid o’i flneu yr hoiì ddifäwyr ehetiegog i’r IJyn llalen, 
ae a’i hmîdodd hwynt yno, fel y Widodd efe hoenydwyr Israel 
gynt yn y mor coeli, liyd nes y golchir eu hysgerbydau gan y 
tònau heilltion ar liyd ei latuiu yn domemm. mewn manau yn 
droedfeddi o drwch. Gofaiodd eu bod hwynt wedi cyflawni eu 
cenadaeth, sef gyru yr ammwioüon o’r wlad, serch hyny, cyn 
diweddu eu gyrfa ; a mawr yw Uawenydd ífyddlon blaut 
Seion. y rhai mewn ufydd-dod i tais en Mhoses ” y dyddiau 
diweddaf, fel y Moses gynt rhwng creigiau danneddog Baalse- 
phon a Phiahiroth pan giiriannii yr Aiplitiaid ar eu hol, ac y 
bygythiai tòuau creulon y ra'-.r cocìi cu mynediad yn mlaen a 
wneddodd, “ safwch a. gwelwch iachîiu dwriueth yr Arglwydd.” 
l'n lla • n mor siriol a íîyddiog dywedir foJ Saint Utah, o hyd 
yn teimlo ynghanol y gyflafan a fygythiai eti dinystr. Yn 
brydlawii, er lioll dJarogau a chrechweuau ein Liaiphtwyr nin.- 



346 


DDGORN SEION. 


nau gofalodd eu Duw am danynt — gwaredodd hwynt o’r tis., 
ac o’r gwyntyllau a’i nithiodd yrnaith ; planasant eu hadau 
drachefn, ac y mae pawb yn cwbl gredu y hydd ganddynt 
ddìgonedd o luniaeth i’w cynnal hwy a’r Saint a elaDt yno 
atynt; ond ui bydd dim i’w werthu i fyddin felldigedig arall fel 
yr olaf, nac i estroniaid a ânt yno i auafu chwaith. Onid y w yr 
holl ofal gwyrthiol hwn a ddengys Duw dros Seion yn ddigon i 
wnayd i hyd y nod Ofifeiriaid a Golygyddion Babilon a’r 
Aipht y rhai a brophwydent mor ëofn mai barn Duw oedd hyn 
•oll, i newid eu tôn. ac i gydnabod ei ofal Ef dros ei blant yn 
y cyfyngder oiat, rhaid eu bod tu hwnt i argyhoeddiad. O leiaf 
cyflawna Efe yr hyn a ddy wedasom yn ôl rifynau yr Udgorn, 
ac mor gyhoeddus ag y gallwn yn mhob man, sef, mai bendilh 
nid “ rnelldUh trugaredd, nid “ bum ” ar ei blant oedd hyn, ac 
y diwallai Efe eu harigenrheidiau. Ee gwblheir y gweddill o’n 
geiriau hefyd, y rliai a ail adroddwn yu groew, sef, y daw yr 
holl fyd i ymofyn ymbortli gan l ' Joseph,” er iddynt ei alltudio 
o’u cyffiniau cyu y dychwela efe i ofyn cerdod ganddynt hwy. 

Mae ty-newydd y Llywydd Young braidd wedi eì g» blhau 
eisoes. lluoedd yn gweithio yn brysur ar y deml a’i seiliau 
eisoes tuag wyth troedfedd i'r lan; mae swyddfa newyiîd yr Ys- 
grifenydd a Hanesy dd y n cynnyddu yn gyflym ; Y’sgoldai a Sen- 
edd-daí gwychion yn carlamu i’r lan am y.cyntaf yn Ninas y 
Llyn Ualen Mawr. ac yn amry w swyddau ereill. 

i\rae undeb, cariad a ffyniant cyffredinol yn mhlith yr holl 
weddill o’r Utahaid ffyddlon a mwy o Ysbryd .Duw yn eu plith 
nag erioed o’r blaen. Ac nid yn eu plith hwynt yn unig, eitlir 
mae Duw yn tywallt ei Ysbryd yn nerthol ar y Lamaniaid yn 
ol ei addewid i Abraham, denfyn ei angylion i’w plith a thrwy 
weledigaethau a breuddwydion darpara eu calonau i dderbyn y 
.cenadon a anfonwyd i’w plith. hyd nes y mae Uwythau eyfaiu 
braidd mewn ijianau yn ufyddhau i’refengyl. Bedyddiodd W. 
W. Willis yn ddiweddar dros ddau cant o’r Pa-Utahs ar y tro. 
Dywed arall fod dros dair mil o’r Cherjenes yn dymuno iddynt 
,eu haddysgu hwynt mewn Amaethyddiaeth, Duwinyddiaeth a 
•phob aeth arall a’u llesola, Mae plant cocliion y goedwig yn 
gorfoleddu yn y mwynhad «’r bendithion dwyfol a sarna 
•‘.Cristionogion ”-gau dan eu traed, a tlira mae yr olaf yn cyfri/ 



CDOORN SEION. 


34-; 


.y Llywydd Young y dyn gwaetlmf yn y byd, mae llwytliau 
Epbraim drwy’r cyfandir yn deall yn burion fod “yrYsbryd 
Mawr ” yn Uefaru drwyddo er eu lles fel y profant drwy 
ddyfod rai o honynt hyd y ffordd o Oregon ato i ofyn ei 
gyngor mewn cyfyngder. Mae afiechyd megys.plâ yn rhedeg 
drwy rai llwythau cyfain braidd Ue yr aeth y cenadon, ac mor 
gynted ag yr arddodant en dwylaw ar eu penau iacheir hwynt yp 
y fan yn ddieithriad braidd, yr hyn sydd yn eryfhau eu ffydd 
yn fawr. Maent nid yn unig yn lieddychol ond yn dyfod yn 
frodyr un-ffyddiog ac un-galon âr Saint ar frys. 

Aeth Tliomas Williams a gwerth yn agos i ddau can mil o 
ddoleri o nwyfau i Utah eleni, heblaw dros fil o wartheg a 130 

0 bedrolfeni. Dygodd Livingston a Ivinkade 80 o bedrolfeni, 
yn cynnwys gwerth cant a deugain mil o ddoleri, heblaw 50 
llwyth gan Gilbert a Gerrish ; 29 gau S. M. Biair ; 25 gan 
Snow, &c. Felly, gwelir nad raid fod y Saint yn dditfygiol o na 
dillad nac ymbortii cliwaith ar ol y cwbl a ddaroganir am eu 
newyniad ; ac nid yw y Marsiandwyr hyn yn dangos ered 
yn mhroffwydoliaethau gau-brophwydi Brydain, sef, y bydd 
rard i’r Mormoniaid adael Utah ! 

Galarus genym liysbysu ddarfod i'r Prif Ynad Leonidas 
Shaver farw, ar y 29ain o Fehefin, o glefyd jyn ei.hen a achos- 
wyd drwy gasgliad. Ennilludd yr Anrhydeddus Shaver ym- 
ddìried ac anrhydedd mawr yn Utah; a chafodd y parch a 
deilynga ei fuchedd ddifrycheulyd ei gyfiawnder ai ddyngar- 
wch hynod ei ddangos i'w weddillion drwy angladdiad anrhyd- 
eddus. Ymunodd holl awdurdodau y Llywodraeth a’r Eglwys 

1 dalu y parch olaí' i’w goffawdwriaeth. 

Ysgrifena y Llywydd Snow, o Ash-hollow, dyddiedig Awst 
14, pan ar ei d^ith i’r Dyffryn, gyda chyflymdra y Mail fod yr 
holl wersylloedd o’r Saint a welsai yn iacli ac yn teithio yn 
mlaen yn gysurus. Yr oedd y pump gwersylloedd blaenaf etto 
o'i fiaen, a dysgwyliai oddiweddyd yr olaf o honynt tua Fort 
Laramie. Ymddygasai yr Indìaid yn garuaidd iawn at yr holl 
ymfudwyr, ac etto ofnai y teithwyr gwrth Formonaidd ac hyd 
y nod y Mail deithio yn eu plith heb osgordd filwrol. Gwnelai 
y Llywodraeth ddarpariadau prysur drwy gludo ymborth, a 
milwyr i’r gwahanol Forts ar y plains i ryfela â’r Indiaidy 



348 


Ur>QOKH SKION, 


gwnelid hwynt yn barod i gychwyn ar ryfel-gyrch am 60 
niwrnod yn erhyn yr Indiaid. Maey DwymenFelen yn ysgu- 
bo jiob! Xorfolk a l’ortsmouth o’i blacn i’r byd arall mor gyflyrn, 
nus dyehrynu ymaith bawb a allo fyned o'r Ue braidd, achwynir 
mai y “ Bugeiliaid” seetyddol yw y hlaenaf i ddianc a gadael 
eu praidd yn y fath gyfyngdra. 


LLYi’HYR ODDIWRTIÍ YR HENUUIAD THOMAS C. 

M ARTII.L. 

Diiuis </ I-Jyn Ilulen, Mth. 30, 1855. 

Anwyi, Fhawd Jenkin6, — Cyrhaeddodd y rhan flaenaf o’n 
cwmpeini ni Ddyffryn y Llyn Halen ar y 23 ö Fedi. Wedi 
dyfod i oiwg y dyífryn gyda’r Elian flaenaf o’r c-wmiieini, dych- 
wdmìd y br-awd Jolm Eyiins a minnau i gyfarfod y rhan olaf, 
a. chyrtiaediiasom y ddinas ar y 25ain IVy a fedr ddesgrifio 
y llawenydd, a orlenwai ein mynwesau pan gawsom gíp olẅg 
a’r y l!e î Syrthiasom nr ein glyniau mewn diolcligarwch ger 
bron Duw. Mawr yw eiu dyledswydd i’w iranmol am ei ryfedil 
ddaJoni (11 ras tuag nt y rlnii a nfyddhant i’w orchymynion. 
Syned a rhyfeddeil poh perchen synwyr wrth ganfod y ddoeth- 
iniìb a'r gallu a amlyga yr Arglwy.id yn Seion! Yr hyn a 
ystrriwyd yn anialwch ychydig amscr yn ol, sydd yn awr yn 
bioieuo fel rltosyn. Nid yn unig y niiic y tir yn ffrwythlawn, yr 
tiinsawdd yn iaciius, a’r ile yn Itawddgar, ond y mae ymarwedd- 
iaij V mwyraf o’r preswylwyr yn nefoiaidd; yma y ceir addys- 
giaiiau nrd’ol a gwerthfiwr! Yma y c.iiif pob dyn gyfteusdra i’w 
aiituiho. 1 ei iiun. Dyma ddinas ftyddloniaid — noddfa i bob dyn 
guuest; eitlir goclieled y rhagritltiwr, y puteiniwr, a’r neb a 
gyntcro enw Duw yn ofei ! Nid oes yma. ddi#as barhaus i’r 
niib ai liaioga ei hun. Er pau yr wyf yrna yr ydwyf wedi cael y 
eyfleusdra i gyfaillaehu à’r Llywydd nmryw weithiau. 

Nis gwn pa fudd i ro.Idi desarifiad o hono yn weil na dywed- 
yd fod poh cymhwysder wedi eyd-gyfarfod yn yr un person, 
hwnw yw Brigham Young. Y doetliaf, y penaf, ar tebygaf i 
Ddnw o'r neb a ddychymygoedd eich calon am dano. Nid oes 
tan haul y ncf well pob! na’r mwyrif o breswyiwyr y dyffryn 



t'UtioH'' PEION. 


340 


hwn, na, nirl oes eu ey ftelyb ond y saint o bestwu i beg\vti 
byd. Er fod y lle hwn yti rhagori efailaj ar bob Ue arall, y 
mae yma rai tychanwyr fel ag y sydd wodi bod yn tnhlith 
Israel yn mhob goruehw yìiaeth o'r bvd. ìiliai wedi dc-rbt n tys- 
tiolaethau cedyrn o ddwyfuldeb y grcfyild tra yn \ v hen wlad t 
oeddent mor frwdfrydig a Ifurfìo dryehfuiMyliau anghywir. ae 
afresymol o liert'iynns i Seioti. Tybicnt y byddai i’r Ar- 
gtwydd i anfon angylion i adeiiadu tai, jilnnnu awiuHanoetld, 
&c. ; ac na fyddai gau y Saint orchwy! aingen nag 
ymbortbi a’r ffrwythau, yfed gwin, mwyi hau arngi peraidd y 
llysieu a’r bîodau, &e. Tan ddeaUodd y eyfryw ioii j.n swyl- 
wyr Seion yn hau ac yn medi; ae inai drwy odro gwartheg y 
maent yn eael liath yma i wneyd yuienyn a eitaws. siotnwyd 
hwynt yn ddirfawr, De.iliwyf fod rltai Cymru yn y fnth 
siomedigaeth wedi rhoi amtir i’r wlad. liiihr y maeut yn awr 
yti eiiifarìtau, ae yn dy muuo ga]w yn o! yr hyu a vsgrifeinis>tnt 
yn ett byrbwylldra at eu perthyuasau. Cyfaddeta un o Lan- 
eili ei fod ef wedi bod yn euog o ysgrifenu hyn mewn nwyd, a 
rhoddi ar ddeall i'w rieni ei fod mewn caledi niawr, pan oedd 
yn berehen ar ddau ŷch, dwy fuwch, ilôi, ceffyl, mocliyn. gardd 
dda, a digon ofwyd yn y ty aui o leiaf íiwyddyn. I’a îeyn Sir 
Gaerfyrddin y gallasai dyn h.eb ddim i ddeehreu, d.iytbd yn 
bercheu a’r gynmmiut mewn ychydig fisoedò, heb fod yn grefit- 
wr nac yn fasnachydd, ond yn unig trwy weithio gwaith fferm 
ar hîr? Rhyfedd onide fod dynion yn cyntmeryd eu harwain 
gau y fath nwydau! Caledi mawrouide! Bum yn ddiweddar 
yn ymweled à’r dinasoedd gogleddol, sef. Ogden, Ogden Hole, 
Box Elder, &c. Ogden Hole sydd oddeuíu4t) mîl. o’r diiinas hon. 
Y mae y brodyr TiiouniS Evans, Ilenry Evans, i)avid Jones. 
John Uavies, a’u teuluoedd yn byw yno, ac yn gwnend yn dda 
dros ben. Box Eider sydd oddeutn 15 miiltir yn mheîlacii i’r 
gogledd. Y mae yno amryw deuhioedd o tíymru. V mae euau 
chwaer Martha a’i gwr yn gwneyd yn nonî yno. If ir.ae eie.u 
ewyrthr a’ch cefnderwyr yn preswylio yno er ỳs yehydig fis- 
oedd yn oi. Y maent we.ii adeiiadu, ty ae yn H'w yn gysarus 
iaw.n. Yno liefyd y uiae y brodyr W. b. Biiillips, C»üì. l>. 
Evans o Lanelly, lí. G. Evans o Bembrey, Wiluam 'j. tiumoc 
Llanybydder, a llawer ereill o Gyrnru rny ami i w anutwb 



350 


ÜDGORN SEIOH. 


piwb o honynt yn ffermio ac yn ymgyfoethogi yn gyflym, 
Ôdiieutu cliwech milltir yn mhellach fyth i’r gogleibi y mae y 
ÌH-awd Thomas Thomas, ei ddau fab, a Jeremiali Tliomas a’u 
teuluoedd, y mae ganddynt lîermydd mawrion iawn. Y mae 
amryw o’r brodyr a’r chwiorydd a adwaenech chwi t*a Chaer- 
fyrddin a Llanelly yn aros yn y ddinas hon. Yma y mae y 
brodyr Henry Harries o’r Talog, Thornas Job. • John l)avies, 
jirinter; yma hefyd y mae y chwaer .'largaret Edwards. o Ffyn- 
non Draln, oll wrth en bodd ac yu dyinuno eu eofiò atoch. 
Meddyliwn yn fynych a siaradwD lawer am y saint yna, a 
gweiidiwn yn daear ar i chwi gael eieh gwaredu o gaethiwed 
Babel fawr, a’cb dwyn yn ddiogel i’r lle dedwydd hwn. 

I)a iawn genyf ddeall fod y flbrdd yn cael ei hagor i chwi a’ch 
brawd i ymfudo y tymlior nesaf drwy gynnorthwy eich chwaer. 
Y mae y brawd John Nicholas yn dymuno arnoch íod yn siwr 
o ysgrifenu yn ol yn ddioed, os hyddwch yn dyfod i ffwrdd y’ 
tymhor nesaf. Cofiwyf gyda llawenydd am yr aniser y buoch 
chwi a minnau yn cyd-lafurio yuia; melus meddwl na roisom 
esiamplau anbeilwng o efelyeliaid y saint. Parhewch yn ffydd- 
lon yn y gwaith da. a chwi a gewch bob peth a fyddo er eich 
llus. Annerchw.ih fi at eich teilwng Lywydd Jones, at y 
flÿddlawn frawd Dauicls, a’r brodyr anwyl sydd yn llywyddu 
ar y gwahanol Gynnadleddau yn Nghymru. Annerchwch íi 
yn wresog at Gangenau Caerfyrddin, Brechfa, St. Clears, Tref- 
echan, Pencadair, &c. 

Annerchwch fl at y brodyr yn Llanelli heb enwi rhai per- 
sönau, yr ydwyf yn annerch yr holl saint ; Duw y nef- 
öedd a’oh bendithio, ac a’ch dygo yn ddiûgel i Seion. Da fydd- 
ai genyf gael Uythyr oddiwrthych ; caraswn gael gwybod am 
lwyddiant y gwaith yn yr hen wlad. Y mae y llythyrfa ar 
gael ei c’neuad, o ganlyniad rhaid i mi derfynu yn bresennol 
rhag bod yn rhy ddiweddar. Annerchweh fi at fy rhieni, pan' 
gaffoch gyfle, gwynfyd pe gwelent ogoníaiit crefydd y saint, ac 
y fföent rhag y llid sydd ar ddyfod ar yr anufyddion. Bydd- 
ẃch lawen, raawr yw gwobr y rhai ffyddlon. 

Benditlúẅ y ncf a fyddo gyda chwi yw taer weddi, 

Eich Brawd yn yr Arglwydd, 

Thomas Cuarles Martill, 



ÜDGRÖÎJ SEION. 


353 


ÝR EURGRAWN YSGRYTHYROL ! 

S'IaE pínym nifer facli o’r Eubgrawn ar law ap y dymunwn 
eú boJ yn nwýlaẁ ereill, yn ënwedig dymwrwn i’r Saint sydd 
hebddo ymddeffroi yn ddioed, ac anfon am dano drwy eu dos- 
parthwyr cyn y bj’ddant yn galaru am eu hesgenlusdod. Pe 
arall fuasai ei Áwdwr bloeddiasem nertli ein pen. ei fod yn 
drysor rhy werthfawr i neb fod hebddoserch pump puntàlawer 
llai yn elo hrniìifir cfiron. Oni bai fod ofn cyhuddiad ohunanol- 
deb dywedem. ei fod yr anrlieg weu a roisom i’r Saint drwy y 
\Vasp o ewbl; a piic byddem mor sectyddol ag y buom un- 
waitb, ni phetrusem ei alw yn ffordd anffaeledip braidd i gaeí 
gafael ar gânt o egwyddorion mawreddog na ẃyr gwýr lleyg 
ein gwlad neníawr am danynt; eitlir gan ein bod yn liyderu 
fod digon o enghreifftiau drwy’r wlad i hrofi pa fàtli un yw. 
a ehan ein bod yn bwriadu gadael y wlad hon, unwaith etto 
cyn hir fel na cheir argraffiad arall o hono, rhybyddiwn y rliai 
sydd yn meddwl y gallant ei gael pryd y dewisant y caflant^eu 
siomî os na frysiant! 


AMRÝWIAETHAÜ, &c. 

Cyhoedda rhai Dewyddiaduron fod tua 300 o’r Indiaid wedS 
ymosod ar wersyll o Ymfudwyr ger “ Porth y Diafol” a lladd 
tua 150 o honynt. eymmeryd eu hysbail, ac fody gweddill wedi 
cyrhaedd Dyffryn y Llyn Ilalen; eithr ni chredwn hyny na’r 
Jìsk stoij/ chwaith. Ai y pelíebyr. y golomen, ynte y frân a 
phig wen a ddaeth ar newydd iddynt hwy mor gynted o’r 
Llyn Halen, cyn bod y gwersyll blaenaf wedi aael amser i gyr- 
haedd yifo. ni welsant yn dda ein hysbysu, a gwelwn ninnau 
yn dda oedi llyngcu y tammaid yna, er mor felys yw yngeneu- 
au rhai pobl, canys daeth Mail L-tah am Medi i’n llaw heddyw 
yn gwrtíibrofi y chwedl. 

Y Rhyfeu — Mae Gorkschakoff yn ei amddifynei hun yn hen- 
derfjnol yn yr ochr ogleddol i Sebastopol, ac ond barnu wrth y 
tân poetfilyd á luchia i blith y cyngreiriaid sydd ar yr ochr 
ddeheuol, nid yw yn amcanu encilio yn fuan. Mae byddin 
liosog o’r Francod a’r Twjrciaid wedi gyru y gelyn yn ol a’r 8ö 



352 


L'î>CiO'il> SEIOS. 


i’r wlad, yr hwn a yinladila hob i*am t/r wla«i a adawa ar oî. 
Bwriedir torri ymaitìi v n i • i « ì i ‘ . \n i a < th Sebastopol aru adgyt* 
nerthsidau. eithr. mae gMuddynt iiwy ffordil arall i’w tíael na 
wyddid am dani, ae vn oì puV> argool'.oii. ni .eSiauir hono rhaíf- 
ddynt yn hawd.h Tra yr yrnhrosti.» v Hwsiaid eu hod wedi 
ennill buddygoiiaeth glodfawr ar y Twrciaid yn Asìm. yn yr 
lion y llftddasant 400. daeth y newydd yn ddiweddarach (idarfod 
iddynt hwythau yn eu Siymosudiad ar Kars ÿolii 4,000. 

Taliadau at Ddyled CfinuadlMd Orllciuinol Morganwg o Hyd. 
1 it/ed hyd y 2oain. 



£ 

s. 

d. 




t 

s. 

d. 

Eleauor Th'Miiar., Cw iu:iv<»u 

ii 

3 

0 

V:!i L'Ui ’ 

’ i 

\ u* . el lo . . 

0 

■> 

(í 

Mieiceiifh 

0 

i'l 

II 

iv IJ’ll* i 

i-ii 

• . . tto 

. . II 

2 

(5 

Mari J. Davies, 

.) 

s 

0 

j ii, :. 

Vi) 

i l • 

.. 0 

2 

(1 

Maiv W. Josjcs. 

I) 

0 

<> 

Dii'M \\ 

I) 

! i « n o .. . . 

.. 0 

111 

0 

Giilîitb Joues. 

0 

1 

« 

1 lioiitas 

M. 

i..n, riel.ull 

.. 0 

1 n 

0 

Thomas Cvaus. Cylyna .. 

íl 

i 

0 

ÍM« anì 

- 

: .. -ds. Wid*. 

.. 0 

/> 

0 

(Ji'.ii'iC Jolm, C-.' OiDwi l.i 

0 

2 

<; 

h" 1 î >cl f 

H i 

hiiids. ei wi a 

ü . 0 

í 

C) 

M.u v JoSi’i, ei wr.ii a .... 

1! 

*2 


lli-ona.; 


vií*n, Ysdaò. 

.. II 

1» 

II 

Tliimrs’o Tlì'» oas. ChmìHwi 

n 

ì Ü 

0 

f.lizaln 1 

i 

v )tís, ei vvi a 

ü.. I) 

10 

0 

Thonias Eeaiis, Cwmaîon 

Ü 

ü 

ö 

T.hoiiirt-» 

K . 

l);ivii s, eUo. 

.. 1 

n 

(1 

Cy( ynsî. . 

i 

0 

0 

î) -vh1 V'.- 

;in 

■>a , i wiaüi... 

.. 1 

0 

'I 

üeiin John, Trefoi is .... 

o 

5 

0 

J isepli . 

llll 

N títlO 

.. 0 

10 

0 

Aniie Jolm, ct wiam . .. 

u 

/ 

(• 

* *lí)tí Jo 

i’S 

tíi v» i ai" . . . 

.. t! 

.* 

0 

Wiii, JeiiHins, Casle-loedd 

n 

r> 

0 

P.iVJl Jrtor 

• tt-> 

. . 0 

5 

0 

fieij. Fhilhps, Casteüned'l 

0 

4 

0 

2 >n v i<l Joiif 

. lul. lto. # . 

.. o 

2 

í> 

15van Davies, l’yltí 

0 

H) 

0 

n ,-. 1 1 n 

.1. 

nes. . ... 

.. 0 

••> 

0 

Amití l>avies,ei wrai^ •• 

0 

2 

{? 

wilìiam 

1 tíWIS. <Î1 ) .... 

.. 0 

:> 

1) 

!'>au flichards, Fvle .... 

0 

5 

0 

% > ■ 1» > l."W|- 

rl u raij/ .... 

.. o 

5 

0 

Wm. Jaiiies, Si lìrwitíò .. 

:) 

5 

a 

lohn Wi 

íl.l 

■ ! s títfO 

.. I) 

5 

1) 

Wiii. iJeweMyii, elto .... 

í) 

4 

n 

HodericU 

w 

lliianii i-tlo .. 

.. 0 

2 

0 

Iví. I)v’er. (C. S., Abeituwy 

0 

5 

0 




£13 

- 


Richard Ku: íbt. elto .... 

0 

•> 

»5 




3 

G 

J. Tuchtitíld, etto (Gyjjiratí") 

0 

10 

0 








DisKDVNiADAn am Li'FR.m; mvo Iiinurr 23ain. — G W. 
Davies, £13 (5s. fí§d.; J. l)avies, £i 7s. id ; Lewis Davies. 

17s. 2jd.; William Lewis, £2‘.) ìês. loíii.; Edw»M 

Middleton, £16.; B. Jones, £7 Ss. 9jd.; Griíîìth Hoberts. 5s. 
8d.; Thomas Morgan, £1.; Isaae Jones, £l 4s. 4jl.; Evan S. 
Morgan, £ i 3s. 3d. 


c Y n n w v s ì \ o. 


nmserau ai Furgyn yn ei Geu ! 317 

í-Jrtlycyddiaeih — NewyfMion o llinli 3 .15 

jJtihyr oddiwrth yi Henuriad Tliomas Charlt-s M.wiiil 34S 

~*r finrsrawn Ysaryibyrol 351 

ftuirywiaetnau, *Yc 351 


ABERTAWY; 

-*KGR.( P F W YD A CBYHOBi-DWYD G Ail D . i-.WSS. 


UDGORN SEION, 

N (iü 

<#rmt g .#atnt. 


Rhif. 23.] TACHWEDD 10, 1855. [Cíf. VIII. 


“ YR AMSERAU” AI FURGYN YN EI GEG! 

[Paibatl o diid. 344 ] 

Dyry y fer.yw hon Joseph Smith ar gefn ceffyl a benyw wrtli 
ei ysgil, saethir ef yno, yn y nos dywyll, fel rhwyd gabage heb 
gyffwrdd dim a hi! Oni wyddai Mr. Lloyd mai yngharchar 
Carthagey saethwyd Mr. Smith ai frawd Hyrum? oni chyd- 
dystiai boll newyddiaduron y byd hyny? Gwnant, ond etto 
cyhoedda Mr. Amserau haeriad croes hon er hyny, a gresyn 
mawr fod neb o’r Cymry heb lyfu eu gweflau ar ei danteithion 
ebe Mr. Lloyd. Pa ie mae ymenyddion y golygyddion a gef- 
nogant y fath warthyni? Er enghraifft o gywirdeb ei hamser- 
yddiad dywed fod y Mormonìaid wedi darparu i adael y dref 
ddeu-ddydd cyn diwedd y mis ar ol y mis y lladdw yd J. Smith. 
Yn mhen du-y flynedd ac nid yn mhen un mis ar ol marwolaeth 
J. Smith yrymadawodd y Saint o Nauvoo. 

Dywed y llyfr hwn wrthym mai y Nauvoo Legion oedd y 
gatrawd a aethant i ryfel yn. erbyn Mecsico, iddynt fyned 
drwy Ddyffryn y Llyn Halen i California, ac fod un o honynt 
o’r enw Harmer ar ol eu dychweliad i’r Taleithiau yn arwein- 
ydd i wersyll Brigham Young i’r Dyffryn. Tra y gwyr pob 
erwt a wyr rywbeth o'u hanes fod y Saint w e di myned o 
Nauvoo tua Council Biuffs, tuag 800 o fllltiroedd i’r gorllewin 
o St. Louis cyn i’r Llywodraeth anfon Capt. Allen ar eu 
hol i ofyn catrawd o honynt i fyned i Mecsico, ac nid drwy y 
23 [PllIS Ig, 



354 


CDGORN SEION. 


Lljoi Ilalen, eithr ffordd arall hollol sef tua Santa Fe yr aeth- 
ant; a dylasai hyd. y nod yr Amserau wybod t'od Brigham 
Young a'i gwmni wedi cyrhaedd Dyffryn y Llyu Ilalen, a 
dyohwelyd yn ol i’r Taleitliiau cyn i neb o'r gatrawd hono 
ddycliweìyd o öalilfornia yno. 

'• Cynnwyäai ein gosgordd tua ehant ag ugain o bedrolfeni, a 
a phedwar mul o ffaen pob un,” ebe ein hanesydd. Pan nad 
oedd o’r Suint lai na deg gwaith y nifer liyny o bedrolfenrii, a 
dim cymmaint ag un o’r oll yn cael ei llusgo gan fulod. Ond gan 
ei bod hi yno ei hunan rhaid ei hod hi yn deall gwalmniaeth 
rliwng mu'od ag ychain, bid siwr! Credai pawb ereill mai 
ychain oedd pia y cyrn hirion a welent o’u blaen o hyd! Syn- 
dod mai Mrs. Ward yti unìg a ddeallai mai mulod oeddent 
serch hyny. 

Etto cawn damaid melys, — “Pan gyrhaeddasom St. Louis 
yr oedd yno amryw bedrolfenui ereill j : n aros am danom, ac 
wedi arhosiad byr croesasom y Mississippi, ac a droesom ymaith 
drwy fôr annhririanol o brairie . — Mae y ffolineb liwn ei hunan 
yn protì na welodd yi hanesydd erioed mo St. Louis. y Missis- 
sippi na r Taleithiau gorllewinol riac hyd y nod ddarlun o hon- 
ynt. Dug ei chwmni o Nauyoo i St. Louis heb groesi y Mis- 
sissippi! Dyma fwy gwyrth na “cherdded yn grues i'r afon.” 
Mae Nauýoo yr ochrddwyreiniol a St. Louis yr ochr orllewinoi 
i’r Mississippi, neu o leiaf dyna fel y gwelsom ni hwynt, er 
pan y’m yn cofio, ac felly eu gadawsom liwynt; ond aeth hono 
Nauroo i St. Louis heb weled un afon rhyngiidynt a gwaeth 
etto pan groesai y Mississippi i fyned i’r gorllewin o St. Louis! 
Druan o hoi i mae hi wedi colli y tìbrdd er’s tro Mr. Lloyd, ac 
wedi colli ci thipyn synwyr hefyd. Ond beth oedd hi yn ym- 
ofyr. yn St. Luuis wyddys? Ni bu B. Young a’i gwnmi ddim 
o fewn i ddau cant a hauner o filltiroedd i St. Louis. na dira nes 
yno nac yr oeddent jn Nauvoo. Yno y croesasnnt hwy yr 
afon hono, ac aethant yn mlaen oddiyno i’r gorliewin drwy 
Iowa liyd Council Bluffs. Und cafodd Mrs. Ward brairies an- 
nhrigianol gerllaw i St. i^iuis yn rhywle, tra y mae Talaeth 
Missouri am lawer iawn o gannoedd o filltiro.dd o St. 
Louis yn wlad goediog, ac wedi ei phoblogi yn dew. Eithr 


CDGORN SEION. 


355 


raac hi wrth gofio yr ochr chwith i’r Mississippi i fod yn Mis- 
souri, newydd ei chroesi go chwith! llr. Uoyd, druan, ni-allwn 
■ddal yn hwy, rhaid i ni ollwng yr ysgrifeli i ddal ein hochrau, 
aha, a fyn allan er pob peth. 

Cwyna hon hefyd fod ei chôf yn ddrwg, “ei bod 'ni wedi 
anghofio enwau r'nai o'r anfonyod lleiaf.” Yn awr mae hyna 
yn ormod o sham modesty o ddifrif Syr. Betli, dynes sydd wedi 
ehedeg dros gannoedd o filltiroedd ; wedi cysgu yn hwy na'r 
Gôg, ie, fiynyddau o’r untu— bwyta Dinas St. Louis a Uyngcu 
y Mississippi (tad y dyfroedd) i’w golchi hi i lawr yn Uindagu 
ei huu a " dwy neu dair o’r afonydd Ueiaf.” Rhaid i ni gael 
chwerthin tipyn etto yn siwr. 

Wel. treiwn etto, o’r diwedd cafodd ei hunan yn rhydd a 
dacw hi yn nghanol yr anialwch — dacw afon a dacw nliwy yn 
gwneyd ysgratf. I lawr a’r coed, rhwymant hwy wrih eu gilydd â 
rhaffau a thoant hyny a “ phlanciau teicion.” Beth a ddywed- 
odd hi y tro yna? a’i planciau teirion f ’Does bossibl! o ddif- 
rif ! O ba le y cawsant blanciau tewion yn yr anialwch mor 
helled oddiwrth felinau llifio tybied? Yn siwr Mr. Lloyd 
dylech chwi fyneiì gyda’ch Amsir.m oddiamgylch i atteb 
cwestiynau mor resymol a hyn oddiar y llyfr a ganniolwch 
canys. ni ellir ei goelio heb liyny. Ond wrth gofio yr ydych 
w-edi treio gwneyd clwtyn o’ch hen glôs eich hun i dreio cuddio 
yr holl dyllau hyn drwy ddweyd inai tebyg i Uncle Tcm's Ca- 
bin yw’. Ond gwyr pob hannerpen Syr, mai un peth yw 
eelwydd pe dywedid ynghaban eicli ewyrthr Tom a plie dy- 
wedid yn mwthyii eich ewyrthr Jack; yn yr Awserau, o eneu 
y Golygydd neu o eneu Mrs. Wnrd, r.eu o ble y del aDgliyf- 
newidiol y w ei uatur, ac ni aliwch chwithau wneyd i’ch dar- 
'lenw-yr gredu fod celwydd yn troi y n wirioi.edd trwy ei gy farth 
ar Formoniaeth. Ond dysgwyliwn ateb o ba le y daeth y 
planciau, Mr. Lloyd! Adgoffa hyn ni am ystori y gwyddel, yr 
hwn, mewn attebiad i ofyniad un arall, os gwyddai pa fodd y 
taflai y twrch daear yr lioll bridd o’i flaeD? “ Gwn ” ebe efe 
“drwy ddechrcu yn y gwaelod.” “ Ond, pa fodd yr aeth efe yno 
i ddechreu?” “ O, dyna ofyniad o'cli eiddo eich hunan,” 
cbe efe. 



356 


ÜDGORN SEION. 


Yn nesaf dwg ni i blith y Sioux mewn gwlad goediog, 3 
ehyfarfydda rai o’r Cheyennes. Yn awr, mae y ddau lwyth 
Indiaidd yna yn byw mewn gwledydd mor amddifaid o goed 
tel y buom yn teithio am ddyddiau yn olynol heb weled un 
firon, ac am gannoedd o filltiroedd ni aìlem gael amgen i wneyd 
tanau na thaii sycli y Buífalo. Fel, raegys y mae pob hanes- 
yddiaeth yn go chwith yn y llyfr musgrell hwn, nid yw ond 
canlyniad naturiol fod ei Ilysnafedd ar y Mormoniaid a’u teulu- 
oedd yn hollol go ehwith hefyd. Wedi pasio y ddau lwyth 
uchod daw hon a ni i drefedigaeth o Bawnees. Ond yn aníîor- 
tuus i’u hanesydd gwyr y cyhoedd fod gwlad y Pawnees gan- 
noedd o filltiroedd tu yma i’r lìeill y rhai a gafodd hi yn nes 
yma na hwynt. Wyddys pa bryd y suwpiodd yr Indiaid hyu 
eu gwledydd a’u gilydd. Gwladycha y Cheyennes gerllaw 
Fort Laramie, ond dwg hon ni yn gyntaf at y Sioux, ac yûa 
daw a ni yn ol tua 509 at y Pawnees tra ar ein taith i’r gor- 
ilewin. Yn siwr Mr. Amserau yr ydym wedi blino yn dilyn 
rhyw Jacìc-a-Lantern felhon; nid gwaith chwerthin yw hyn, 
ond pe buasem ar eich pwys pan yn galw ar eich darllenwyr i 
goelio pethau fel hyn arn ífeithiau ’’ temtiasid ni i gydio yn 
eich penelin. os nad i roddi i chwi binsied o anisin hefyd. Ai â 
rhyw faw í'el liwn yr arswydwch y Cymry rhag Mormoniaetl» 
druan? oni arsw'ydwch eich darllenwyr gonest rhagddoch eich 
liun yn liytracli, nid y’m ni yn brophwyd! Er mor anwybodus 
yw yr ignorames hon o barthed i drigt'anau yr Indiaid, dinas- 
oeud. afonydd mwyaf y byd, a phob peth arall, ag y proffesa 
ysgrifenu yn eu cylch, mae ganddi yr impudence i ymífrostio ei 
bod hi yn “ French Scholar na theimlai unrhyw anhawsdra i 
ynnldyddan a’r “ Santa Fe Traders’’ (rhaid fod y rhai hŷny 
wedi colli eu ffordd yn lled-chwith hollol i fod yn y fan hono), 
ac wele engraiíft a ddyry o’i French Sguaw good shoot ” Yn 
awr gofynwn er mwyn Johny Crapw ei hun, pa uu o’r geiriau 
yna sydd yn French 9 Attebed Mr. Lloyd os gwel yn dda ; 
canys yr oeddem ni mor anneallus a chredu mai gair Indiaidd 
yw sguaw, am wraig; ac ni wyddem Saesoneg yn well na chredu 
mai dyna y w y gair “ good” a “ shoot " hefyd ; ond pa le mae 
French ei awdures na’i geirwiredd rhaid i ni aros i Mr. Lloyd ei 


CDGORN SEION. 


3 '7 

drtailsos etto. A clian iddo arddangos cymmaint o awydd i’w 
dôarllenwyr (îdeall y llyfr cyfeiriedig fel ag i lenwi colofnau 
cyfain o’r Amserau ag ef, ni all wadu y dyddordeb o’r iawn 
gyâeithad o’r brawddegau a ddyry yn enghreifftiau o hono, bid 
siwr! Yr ydym yn cael gwersi godidog yn hyn, onid ydyra? 

“ Y munodd iiawer o'n hychain gyda y Bufifaloes,” ebe hi o’r 
* diwedd. Cychwynodd gyda chant ag ugain o weddeuau mulod 
ebe hi gyneu, eithr erbyn cyrhaedd i wlad yr Indiaid wele y 
niulod wedi magu cyrn a ehael eu transmigrato yn ychain ! 
Dyna i chwi wyrtii Mr. Lloyd! Peidiwch a gwadu oes y 
gwyrtüiau mwyach. Ni choeliech ni gyneu yn dweyd mai 
ychain oedd y cyfain, ac efallai mai gwell genych ei chredu hi 
etto mai mulod < eddest pan yn cycliwyn, ac iddi hi eu 
gwneyd yn yctiain wed’yn! RtutûJ i cliwi gredu y wyrtli 
draws-sylweddol hon a bod yn Babydd neu amlieu ei geirwir- 
edd hi. Os na ailai hi ddweyd y gwir, pa rywogaeth o anifeil- 
iaid ai llusgai, pa fodd y dys«wyliwcti ei bod yn gallu dweyd y 
gwir am bethau mwy dirgel o lawer megys earwriaeth y 
merched a sisial oa allasaî giywed oddieithr ei bod hi o tau 
welyau yn eiyst-feinio? 

Yn ile bod y “ Pacific. Sprínys," gerllaw y South Pass “ yn 
ilydan a bàs ac yn rliedeg yn llawn a cliyflym hyd wely car- 
regog’’ ftd y dywed hi; dywedwn ni nad oes yrio ddim yn 
debyg. Nid yw y Pari/ìc Springs amgen na clŵrs neu dir 
lleidiog am filltìro'-sd-d o amgylch, ac er fod taiíh galed i gyr- 
haedd yno n’r wersyllfa olaf ar y S ceet lí’ater mewn un djdd, 
mae y !!e mor lleidiog fel j' gorfuwyd ni i ddwfrhau yr anifeil- 
sad mewn llestri rhag iddynt suddn vn y llaid, a gwell oedd 
genym eu rhwymo wrtli y pedrolteni heb fwyd drwy’r nos na’u 
goiíwug i b«ri yn y fatli le. Felly y rhairl ibawbwneyd; ac 
nid “croesi,” nnd gadael y Pacific Springs ar yi ochr ddeheunl 
î'r ffordii. Yma gwelir hou yn hnllol go chwith etto! 

Dywed y ìtyfr cyfeiriedig wrthym fod yno gynnifer o deulu- 
«edd yn myned gyda Brigham îoung i’r Dyfl'ryn, fel yr oedd 
rhyngddynt ddigon o ferched ieuangc i fod yn hudo pob gŵr 
gwraig drwy’r gwersyll iiraidd, a’u bod yn priodi, & c., ar liyd 
y daitii ; tra y dyiai pawb a gytioeddant ddim ar y pwue 



L'DíjORN SSION. 


3 58 

wj’bod fod Brigham Yoimg wedi dewis rhyw nifer o’r dynion 5 
fvned gydag ef i chwilio ailan Ddyffryn y Llyn Halen a gadaei 
yr hoil deuluoedd a rliai miloedd o’r Saint yn Winter Quarters, 
îlissouri, ac felly am dros fìl o fflltiroeddd o’r ffordd oddiyno 
i'r Dyffryn, nid oedd gynimaint ag un fereh ieuange yn eu 
plith o gwbl. Mae lranes y daitii yn gyiioeddus o ffaen y byd, 
ac ouid oes cywilydd, îe, cywiiydd arnoch cbwithau Mr. Lloyd 
i alw y fatli sothach anwirecîdus yn ffeîthiau? Dywed i ni 
hefyd fod Cwmnioedd oreiil o Saint weòi eycliwyn fis ar oì 
Brigham, ac wedi cyriiaedd i'r Dyffryn o’i flaen; ond y gwir 
yw fod Brigham wedi gadael rhan o’i gwmni yn y Dyffryn, a 
dychwelyd hanner y ffordd yn ol i’r Taleithiau i ymofyn ei 
deulu a’r gweddili o’r gwersyll pan gyfarfu a’r gwersyli nesaí' 
a gycliwynodd ar ei ol; ac ni ddychwelodd efe i'r Dyffryn cyn 
pen V íiwyddyn wedi gadael y rìiai cyntaf yno. Fel, mae 
hanes hon mor hollol groes i’r gwir yn nthob petb nes mae yn 
rhaid fod y savrl a'i ereda yn caru eelwydd yn hytrach na r 
gwir. 

Yr ydym wedi difl isu yn trafod hen ehwedlau ewnenthur 
hou; maent yn drewi yn ein ffroenau o ragrith parcltediŷol, ac 
mae anadl y Peìrr.ìt. " duwiolfrydig ” mor gryfed ar y gsiriau 
eanlynol a ddyry yn ngcneuau po’o gwraig “ ar ol eael ei 

gwrtbod gan ei a«vr,” ag yw " Baw y d 1’’ lle y byddo; set, 

‘ 0, na wrand&wswn ar rybnidion fy mugr.il áuwiol.” "Gwae fi 
na buaswn wedi eymueryd y rhybydd a gefais gan fy 
ngweinidog parchus," &c. Ds druwodd y gwr drwg yn waeth 
yn ffroenaii rhyw un nag y drewa l>aw ei Beirch ar y eewyn 
hwn yn ffroenau pob carwr y gvir, gnto pawbî gwareder ni 
rhag ei sawyr!— < ìiid gwasgwcli eich tfruenau am un tro y 
Ilusgwn y ffwlbert o’i dwll etto a’i dòr i’r lan: eiywcli o ddyfrif 
— -" Y gosp. gyffrediu am amiygu cyfnnadi dculuaidd, &c., yw 
earcîiariad gwraig am íìs mewn Yina angliofiodd Iii 

ddwevd i ni etto pa le yr nedd eu cellars yn cael eu cario gyda. 
liwyat pan yn teithio am gynniîer o Ssoeùd drwy'r anialwch? 
Yute ai cloddio.ce//ar a wnaeut bob nos ar ol gwersyUu er cau 
yr eiiog ynddyut? Us felly ni ailai fod i n ei ciiarehar y dydd. 
"Oad”, ebe ei c hefnunnn. hwu, “wedi cyrhaedd yuo yr oedd y 


UDGRON SEION. 


359 


gosp yn cíiel ei gweinyddu.” Purion, ond etto golynwn, ai o tan 
eu pedrolfeni, ynte eu pebyll y tirieut y cellars carcliarol hyn 
tybied? Ai tirio twll fel twrch daear yn garchar i'w wraig oedd 
gwaith cyntaf dyn o tan iawr ei fwtliyn? Beth meddech Mr. 
Amserau? A allasech chwi wneyd hyny eich hunan? Etto, ar 
ol blynyddau o gymdeithasu á'r dyuion a gyhuddir ô'r fath 
greulonderau a’rrhai hyn, eiu gair am dano yr ydych chwi eicli 
liun drwy gyhoeddi pethau fel hyn am eich cyd-ddynion 
yn greulonach dyn o gan waith na neb a welsoni ni yn y wlad 
hono. Ac mae y sawl a greda y fath betli am arali yn ddigon 
gwallgof i dirio twli yn y ddaear i’w' wraig ci hun. 

()fr>wn y tröai ystymog y darllcnydd pe dyfyuem lawer 
chwaneg o ysgartiiion y Hyfr “dyddorol” hwu ; y sawl a allo 
archwaetliu cliwaneg o’r fath, cyfeiriwn ef at y llyfr ei hunan 
gan sicrliau, er ei galondid, ei fod mur gyflawn o’r eyflelyb soth ■ 
acli yn y manau ereill ag yw yn y manau a nodasom. Eithr 
gadawn yr holl chwedlau “John Gilpin”, “Wìl o’ the Wisp” 
“Baron Munchusen” a’r tylwyth teg a wauir drwyddo, a’r an- 
wireddau eraill a’u cordeddant wrth eu gilydd yn nwylaw 
medrus yr Amserau-, canys, diau ei fod ef yn weliydd digon 
medrus i wneuthur o honynt siacedau o amlach lliwiau i’w 
ddarllenwyr nac oedd siaced fraith Joseph gynt. Credwn ein 
bod ni eisioes wedi codi digon o íurgyn danteithiol yr Amserau 
i'r gwynt i brofi mai ffug trwyadl ydyw ; nad yw ei awdwr yn 
deall digon o barthed i banesyddiaetli Mormoniaeth mewn dim 
o’i chyssylltiadau i fod wedi ei seilio ar “fieithiau”; eithr mai 
catch-penny o eiddo y Peirch oeddynt rhy ddiog i weithio am eu 
tamaid yw, a phe bai rliywbeth yn peri syndod i ni yn yr oes 
syn hon, digywilydd-dru Golygyddion yn cymhell y fath fawyn 
fwyd i’w darllanwyr a’n synem fwyaf ! A’r unig eglurhad 
a gawn ar y paham o hyn yw, uad yw ond arferiad y sawl a 
gara geiwydd ei hunan yn fwy na’r gwir— dallineb oddiwrth 
“dad y celwydd” fel na thewyno goleuni arnynt mwyach. 
Druain o’r deillion, gwleddant ar y burgyn nes torri eu bola ; ni 
fynwn eu hysbeilio o’r un joint o liono. Gnd etto meddwn, nid 
aeth awdwr y llyfr hwnw gyda Joseph Smith i Nauvoo nac i un 
nian arall, a phe gwelsai ei iygaid ef, ni ddywedasai mai rliay 



360 


IDGORN SEION. 


duon oeddynt, os gwelodd ei ben ôl ; nld aeth gam gy-dti Bri g- 
liarn Young o Nauvoo tua’r dyffryn; ni wyr ddim yn gywir am 
■wlad yr Indiaid, yr afonydd, nae hyd y nod y ffordd i’r dyffryn 
yr aethant iddo ; ni wyr am deimladau nac arferiadau y ‘ ilor- 
moniaid, ’ ac nid oes yr un cliwedl na frolygfa a gynnwysa. y 
llyfr hyd y nod wedi ei selio ar ffaith. a lierriwn Olygydd yr 
Amserau ynghyd a phob cefnogwr a feSda i brotì yn amgen, . 

Profa Gol. yr “Amserau” ei holìol anaddasrwydd i olygu un- 
rhyw gyhoeddiad, a’i annheilyngdod o ymddiriediad y cyhoedd 
drwy ei ymollyngiad gyda y genlLif warthus o gelwyddog hon, 
ac nid nn dyn na dynes a fedda ronyn o wir grefydd ei hunan 
byth a’i eoelia ef etto, debygwn, yn traddodi eifarn am unrhyw 
grefydd o eiddo ei gyd ddynion. Dylai pob Gol. ddeall beth 
sydd wir a pheth nad yw yn wir yn well na ehodi rhyw dusw 
aflan fel hwn i’r gwynt er “symud y gwarthrudd a dynodd Mor- 
moniaeth ar genedl y Cymry!” Pe buasai rhyw un arall yn 
cyhoeddi y ganfed ran o’r celwyddau hyn ar rhyw enwad arall 
yn Nghymru, diau y gwaeddasai efe mai hyny a fuasai yn 
gwarthruddo y genedl yn fwyaf oll, ac nid oes enwad yn ein 
gwlad yn fwy dìeuog o’r cyhuddiadau ag y dwbia efe “Formon- 
iaeth” nag ydyw hi ei hunan. Druan o hono! Ai a hwn y 
cuddir gwarth y genedl, aie ! Unpeth a hyny fyddai i’r sweep 
geisio ysgubo parddu oddiar wyneb yr haui. A chyffelyb 
ofer-waith yw iddo yntau geisio golchi ymaith “wartlirudd” ei 
“Amserau” bellach â hylif anwiredd fel a ddyfyna yn erbyn 
Mormoniaeth ag oedd i’r benywod hyny geisio golchi y baban 
negröaidd yn wỳn— hawddach i’r llewpard newid ei frychni Mr. 
Lloyd. Mae eich awydd gwancus chwi ac eraill am berfeddion 
y pamphletyn dan sylw yn ein hadgoffa am ddyn a welai sypyn 
bychan ar yr heol wedi ei rwymo yn drefnus mewn papyr; cyd- 
iodd ynddo gan sisial wrtho ei hunan, “ Mae’n debyg i ŵns o dê. 
Hai, lwcmaitybaco yw; efallai mai siwgr.” Ac wedi ei godi 
at ei ffroen er bod yn sicr, efea waeddodd allan, “Oeh o’ fi, baw 
ydyw!” Felly Mr. “Amserau” dropiwch y sypyn bawiawg hwn 
o’ch eiddo, ac anfonir i chwi gyda hwn draethawd ar yr “ Aml- 
wreigiaeth aflan, ly gredig a damniol” hono y dy wedwch ei “ bod 
yn taflu gwenwyn marwol Hygredigaeth i ffynnoneli cymdeith- 



UDGOUN SEIOH. 3Ct 

as, ac yn warthrndd ar yr enw Cymreig.” Peidiwch a gadael 
i’ch ystymog droi Syr, nid oes neb yn gorfodi y pills chwerw 
arnoeh, er y credwn mai y fiordd oreu i garthu y peth aflan o 
fola yr “Amserau” fyddai rhoddi iddo ddôs o’r pills lryn yn awr 
ac eilwaitlrhyd nesy llaeso y purging a’r pulcing. O leiaf, eredwn 
mai y Choleta Mnrhvs y_ galwasai yr hen Batriarchiaid y clefyd 
a achosasai y fath bangau ae ysgarthiadau ag eiddo yr “Am- 
serau,” a choeliwn mai pills fel y rhai’n a roisent hefyd oddi- 
erthr iddynt ystyried y case yn anfeddygyniaetho). Cymmer- 
wch gynghor yn garedig Mr. “Amserau” g in ŵr o gystal “dos- 
harth” ac mor bur ag y gallwch chwith.au ymtfrostio o liono a 
gwneud eich goreu— gweinyddwch gwpwl o ddoses o’r pils hyn 
i’ch “Amserau” rhag i’r malaria enbydus ei ladd. Gellid enwi 
hirach rhif-res o enwau personau o’r “ dosparth” a ddringent 
bwlpudau ac i “seat fawr” pob enwad drwy’r wlad a holloi iach' 
awyd drwy eu cymmeryd nac a enwir yn eic!) colofnau o blaid 
Halloway’s,” “ Worsdell’s,” nac hyd y nod “-Parr’s Life Pills”; 
a dangoswn ein hawy Id am eich gwellhad n effeithiau y gwen- 
wyn marwoi yna fel ag i roddi y rhai hyn i chwi am ddim, ac 
mae genym ystór fawr wrtli law o’r un natur; oes, digon i burgio 
pob gwenwyn a»ẁ-gwreigyddol o golyddion pob un a fedd 
enaid, ac a’u llyngcant, nad pa tnor aflan y bu efe. 


ÜDCiOlfN SEION. 

\UV 

p ^aútî. 


DYDD SADWRN, TACIiWEDD 10. >855. 

ClP-DREM AR SEFYLLFA YR EGLWYS Y'N NgHYMRC. Wedi Cae) 
y fraint o dreulio deg o sabothau yn olynol mewn cynnifer o 
Gymmanfaoedd drwy Ddê a Gwynedd yr ydym mewn sefyllfa i 
ddeall rhyw beth o natur a sefyllfa gwaith yr Arglwydd yn y 
manau hyny, ac yn byw mewn gobaith o gael y pleser o ymwel- 



362 


UDGORN SEION. 


ed â’r Cynnadleddau eraill cyn hir. Teimlwn ddiolchgarwch o 
galon i’r Hwn a bia y gwaith am ei nodded drosto a’i lwyddiant 
arno, ac am yr undeb a'r cariad, y sel a’r ymroada arddangosir 
yn mhob man. Diau mai o ddaioni Duw y mae hyn oll — Efe a 
deilynga ac a gaiff y mawl. Ni allwn gael lle yn awr i fanylu 
ar nodweddau mwyaf canmoladwy pob Cynnadledd ar wahân ; 
ac ni feddylia y Saint mai gweniaeth ond annogaeth i efelych- 
iad yw ein sylwadau. Mae yr holl Lywyddion ar a welsom 
mewn undeb â’u cynghorwyr, ac felly yr holl Offeiriadaeth; ben- 
dith annhraethol yw hyn, a thyma paham y mae y Saint yn 
mwynhau y fath gariad at eu gilydd a’r gwaith. Ysbryd y 
cariad a gynnyddo ynom oll nes ein dwyn yn hollol unol ynddo 
Ef. Penderfyniadau y Saint yn mhob man yn awr ydyw ymroi 
a’u holl egni i werthu traethodau i’r byd a Uedaenu digon o wyb- 
odaeth o’r grefydd ddwyfol hon drwy hyny a’u tystiolaethau» 
i naill ai achub neu euogi eu eymmydogion; talu pob hen ddyl- 
edion i’r Swyddtäau ; gorphen talu eu haddune iau at adeiladu 
Teml yr Arglwydd yn Seion; a hyderwn na cheir un eglwys Ua 
pherson yn ol o wneuthur hyn cyn diwedd y flwyddyn; a 
gwneuthur pob ymbarotoadau ereill a allont i ymfudotua Seion. 
Seini y w ei;i cartrefte, a diolch i’n Tad am ra;-barotoi y fath 
ddiddostau erbyn y bo ei lwyr angen; brysiwn fyned yno. Mae 
galwad taer oddiyno drwy’r holl fyd ar bawu o'r Saint a allant 
i fyned y tro nes.if, ac rnae'n d ia genym, liysbysu fod gobaith 1 
rai cannoedd o hii Gumer allu drylho eu rhwymau a ffoi tua 
Seion yn y tyinhor dyfodol. 

Yn Brycheiniog, Mynwy, Merthyr, Abertawy, a Llanelli ; 
cawsotn gwmniaeth ae addysgittd tu rhagorol gan y Llywydd 
J. Ferguson; prif faich y hyn oedd am i bawb barotoi i ym- 
fudo, a ehynuortliwyo t adeiladu y Deml. Diau fod grym 
Ysbryd ei swydd gydag ef yn helaeth. Yr Arglwydd a’i diog- 
elo ar ei dilychwelutd i’r Iwerddon, ac a lwyddo ei genadiaeth 
yno. Yu yr lioll fanau uchod, cawsom y brodyr yn ymddeffro; 
i’r gwaith o gasglu i rnewn yr hen ddyìedion am lyfrau, &c., ac 
os caniatà yr Eglwys, fel y llyuedd, i’r arian hyn fyned at ym- 
fudo y tylodion i Öeiou, diau y byild bendith llawer ar eu penau 
hwynt am eu sél yn y peth hwn. Na roddwch hyn i íÿny> 



ÜDGORN seion. 


36g 

Frodyr, nes ei gyflawni yn drwyadl. Un pleser mawr a gawsom 
wrtli ymweled â’n brodyr oedd, deall eu bod yn canfod yn am- 
lycaeh o hyd y pwysigrwydd a’r lleshâd o gael, ac o ufyddhau i 
gynghorion yr Offeiriadaeth; dywedwyd i ni enghreifftiau 
dyddorol o waith Duw yn profi hyny; ei fendithion nodedigi’r 
ufyddion, a ffeithiau galarus i’r gwrthwynebwyr— Efe yw y 
dysgawdwr goreu oll. Ar ein taith cawsom y pleser o weled ych- 
wanegîadau mewn rhifedi, ond mwy pleserus oedd gweled 
cynnyddiant mewn grasusau, rhinweddau a santeiddrwydd; 
rnewn amrywioi fanau benditliiwyd ein gweinyddiadau ni â'n 
brodyr er cysur mawr i’r cleifion ; ac yn mhob cangen braidd 
o’r Eglwys ymlawenhai y Saiut yn y mwynhâd o’r doniau ys- 
brydol. Yn mhob man yr awydd mawr — mwyaf yw, am ym- 
fudo i Seion; “0, pa bryd y caf fi fyned yno? ” oedd y gof- 
yniad cyntaf a’r olaf braidd gan lawer, a chyda y fath ddwys 
hiraeth hefyd ag i beri cydymdeimlad o’r galon, ao i fl'urfio 
testun gweddi barhaus, ar i’r “ Hwn a ddechreuodd ynom y 
gwaith da hwn ei orphen,” drwy gasglu y cloff a’r tlawd adref 
i Seion cyn dêl y drycin a’r gyôafan. 

Drwy ein holl daith cawsom fawr bleser yn naioni Duw i’w 
blant a’u cariad atto Ef a’i waith, ac atom ninnau er mor 
annheilwng ; a chawsom brawfiadau mwy nac oll yngha'.edwch 
calonau anghrediûwyr, a’r cymmylau a dduantein hawyrgylclt 
fod ein gwaith o rybyddio y byd yn nes i’w deriyn, ac fod Duw 
am ei dorri yn fyr mewn cyfiawnder. Mae pob nodwedd a ym- 
ddengys yn adnewydrìol yn y gwaitli liwn ac yn y byd yn 
tueddu i gynnyddu ein diolcbgarwch i’n Duw am y fraint a 
gaw-som o liau yr “ liad da” hwn yn yr ardd Gymreig. ac yn 
cynnyddu ein penderfyniad i fod yn fwy egn'iol arn y tymlior 
byr sydd yn ngweddill o’n gyrfa yma i "gasglu y gwenith i'w 
ysgubor” Ef cyn del y gauaf blin. 


NEWYDDION O UTAH. 

(O'r “ Deserct A'eu‘s."J 

“Y Cnydâu. — O’ r gogledd clywwn newydrìion da ynghyleh 
y cnẁd o wenitli, pan ystyriom y niwed a, wnaethpwyd gan 



UDGORN SEION. 


364 

geiliogod y rhedyn; y rhai ni fuont yn eu dystrywiadau yn 
hollol anmlileidiol— Uwyr borwyd rhai maesydd, tra na 
cliyffyrddwyd ag ereill oeddynt yn eu hyniyl. 

Yn swydd Utah, yn enwedig yn Provo a’i chymmydogaeth 
deallwn y bydd y cnydau yn gyffredin drwy ddwfrliâd helaeth 
a bendith yr Arglwydd yn helaethlawn. 

Mae’r ŷd yr India yn addaw yn dda, ac y mae atgoelion iîa 
am gnẃd teg drwy yr holl Diriogaeth, ac mewn rhai parthau 
dyna fydd y prif lafur. Mewn Uawer o faesydd yn hghymmyd- 
ogaeth y ddinas hon (D. Ll. Mawr), canfyddasom arddaugos- 
iadau o niwed dirfawr i’r cnydau gan bryfyn dinystriol, a bydd 
yn dda i flermwyr i chwilio eu llafur, ac os bydd yn ddichon- 
adwy, i attal mwy o golled, canys mae’n sicr y bydd arnom 
anghen yr oll a ellir ei godi. 

Cloron (pytatws.) sydd yn dyfod yn mlaen yn dda iawn ; a 
chydadigon o ýd yr India a chloron ni fydd perygl o newynu. 

Y ceireh, yn ol a ddeallwn, a rodda brinach cnŵd nacarferol. 
Torwyd y ceircli mewn llawer o faesydd tra yr oedd etto yn 
lâs i fod yn borthiant, fel na chaffu ceiliogod y rhedyn y gorch- 
wyl o’i ddifa. 

O’r ad-hauad diweddar, y mae yr hyn a ddyfrhäwyd yn hael 
yn ymddangos yn obeithiol ; eithr lle nad oes digonedd o dwfr, 
yr hyn sydd yn bod mewn amryw ranau o’r swydd hon, bydd 
y cnŵd yn brin ; ond gan amlaf, fe godir porfa anifeiliaid da o 
hono, yr hyn fydd yn beth lled ddymunol y tymhor presennol. 

Melwnao (melonfi), ydynt yn aml ar 4y farchnad; er yn 
ddiweddar iawu, o herwydd y methiadau cynnar, a’r ad-hauad 
dilynol ar amser diweldar. Tra y parhauo y tywydd yn 
dwymn gallwn eu mhwynhau; eithr ni ddylai y cyfrai a bris- 
iant iechyd twyta melwnau diweddar ar dywy ld oer. 

Cnŵd y I5 etvs Siwgr a fydd braidd wedi hollol fetliu mewn 
amryw lefydd, gan iddo gael ei niweidio yn fawr gan geiliogod 
y rhedyn. 

Gwnedthiiiî Siwgr yn Provo sydd, fel y mae yn dda genym 
ddeall, yn parhau i fod yn waith ennillfawr. Oni eliir tynu y 
sacchurine oddiwrth y dail heb adael eu hlas ar y siwgr? I 
ychydig brufiadau yu y gelfyddyd newydd hon mae’n ddiau y 



UDOOEN SEION. 


363 


byddai canlyniadau trwy ba rai y rhoddid math da o 
siwgr. 

J’phwyth, yn rhanau ucliaf y ddinas, a fydd dipyn yn 
lielaetlilawn ; yn y rhanau îsaf ni fydd ond yn briu, gan iddo 
gael ei dorri ym.iith gan y rliewogydd diweddar. Y mae tir- 
oedd yn y rlian uchaf, neu i’r gogledd ddwyreiniol o’r ddinas, 
pridd pa rhai sydd gymhwysiadol iawn i wrteithio ffrwyth, 
gan nad ofynant ond cyífyrddiad medrus y garddwr, yngiiyd a 
ffydd y Saint, er dwyn flfrwyth yn mliob amrywiaeth, ac yn ei 
berffeithrwydd rawyaf. 

Ond fe ddylai y Saint yn mliob rhan o’r ddinas hon, ac yn 
nihob dinas trwy y Diriogaetli fod o ddyfrif yn nghafael a gwr- 
teithio flfrwythau o bob uiath. Ceisiwch wybod pa rywiog- 
aethau â faethir oreu ar eich tir eioli hun, a gwrteithiwch yn ol 
hyny. 

Felly y ilawenheir eioli calonau chwi a’cli plant wrth gjfcan- 
ogi o felus ffrwytliau y ddaear, y rhai sydd yn fwy llesiol i 
ddyn na chig anifeiliaid. 

Mewn gair, cynnyrchwcli a chodwch bob peth sydd yn 
ddymunol i’r llygaid, ueu yn dda i ymborthi arno— blodau i 
harddu ac addurno eich llwyhrau, pys, ffà, melwnau, yd, cloron, 
S'juash i foddhau y ehwaeth yn y tymhor o hono, — dâ, moch, 
ac ednod, yr oil o ba rai a ychwanegant at eicii dedwyddwcli 
a’ch cysur— eithr na adewch idd eich cyvion ddystrywio ger- 
do.' cich cymmydogion. 

V ììo goreu i fagucywion yw ar eich ffermydd; cithr od oes 
neb yn awyddus i’w cael yri y ddinas, cadwer hwynt yn nghau 
i rnewB yn ddiogel, o’r amser yr hauir yr hâd cyntaf, hyd oni 
fedir eich cnydau. 

Galwn sylw ein darllenwyr at hyshysiad y brawd C. H. Oii- 
pliant, ar tud. 1 &3 [o’r De.sc.ret News, fod y hrawd O. yn dilyn y 
gelfyddyd o impio coed flrwythau.] Cynghorwn y rhai a 
chwennychant gael flfrwythau breision i acliub y cyfleustra 
yma yn ddioed. 

Cysgoc-goed sydd, fel y mae yn dda genym sylwi, yn 
dyfod yn lled aml trwy ein dinas, a thyíant yu rhagorol. Yr 
liydref, yr hwn sydd ar ddyfod, sydd yn amser da i blanu coed 



CDGORN SEION. 


865 

o bob matli. Pren-cotwn yw y goreu a’r un sieraf' o dyfn wedi e! 
íiil blanu yn y dyffryn. Dylid ei geibio i fyny a gwreiddiau 
digonol iddo, gosod y planhigion l’2neu 1 5 troedfedd oddiwrth 
eu gilydd. a’u dyfrhau yn lielaeth, yn enwedig yn ystod tym- 
hor ail blanu. 

Y Tvwyi)U. am yr ychydig ddyddiau mynedol, sydd wedi 
bod yn glir ae hyfrydlawn yn y dydd ; y nosweithiauyn aml 
yn oerllyd iawn — gwyntoedd uchel yn lled aml. 

Y Tanau vn y Mynyddau sydd yn parhau o hyd er 
gwaethaf y gwlaw, ac o’r herwydd, bỳrheir ein golygfa yn 
íawr gan y cymmylau o fŵg a orehuddiant y mynyddau, ac 
weitiiiau a lanwant y dyffryn. 

Toad Amsef.ol y Bowery â helyg sydd yn cael ei orplien. 

Llaiid gwais sydd yn cael ei wneuthur yn hwylus. Yn 
awr yw yr amser — sicrheweh wair idd elch hanifeiliaid. 

Y Deml. — Drych ddarlun o’r hardd adailad hon sydd i’w wel- 
ed yn hongian yn Swyddfa y Llywodraethwr. Mae y gwaith 
o drin y cerrig i’r muriau yn myned yn ei flaen yn hwylus. 

Plastiiad achwblhàd mur Adran y Deml sydd yn ymliwyl- 
uso — y rlian ogleddol wedi ei orphen, ac yn anos i Iianner yr 
oclir ddwyreiniol. 

Tai Gwyohion sydd yn cael eu hadeiladu yn amrywioi bar- 
thau yddinas; a thra y mae adeiladiad tai gwychion, a’r ys- 
bryd ymwellhau a ddangosir yn gyffredinol yn arddangosiad 
hoddhäol o ddyfal ymdrech ac anturiaeth y Saint, na fydded 
iddynt yn amldra eu hachosion eu hunain angbofio Tý yr Ar- 
glwydd. Dywedwn wrth y Saint, bydded gorpheniad y Ty yn 
wastadol o’ch blaen, ac na fethwch mewn rhoddi y cyfrywgyn- 
northwy at y gwaith ag a roddes Duw o fewn eich cyrhaedd. 

Ffermwyr, deuwch i mewn i.’ch gwenith degymoh ymenyri, 
caws. cywion. &c., fel y Uawenhäo eieli brodyr ag ydynt yn 
llafurio ar y deml, ac y dilynont yn ddiwyd gyda eu llafur- 
waith. Ac Esgobion, arnonb chwi a’ch gwahanol ddosparth- 
iadau y mae yr alwad am chwaneg o weddeuau i gludo meini at 
y Peml. Cyfarfydder y galwad yma ag attebiad boddlongar. 

Halen, mewn sypynau mawrion sydd yn cael ei osod yn 
Ystor dy y Degwm; ac oddiwrth arddangosìadau presennol, 



üdgorí: seiov. 


367 


cawn ddigooedd i aehub nid yn unig ein hunain, ond feallai 
ereill a ddymunant ei gael. Nid oes líe i gynnwys ychwaneg 
yn bresennol, felly, gellwch orphwys â’ch halen am ysbaid, a 
chludo cerrig at y Denil os gwelwch fod yn dda. 

Ceir yr halen o lỳnoedd mawrion, y rliai yn ystod yr uchel- 
dd'wr a. ífurfiant ran o’r Lljn Halen Mawr, ond pan ostynga 
y dyfroedd, erys yr halen ar wyneb y tir yn drwch o dair i 
ch»eeh modfedd, uiewn sypynau diddarfod, a hyny am y pell- 
der o ddwy i dair milldir oddiwrth y Llyu. Y mae yn län ac 
yn wỳn iawn, ond rhywbeth yn arw. 

Iechvd v Ddinas sydd yn gyti'rediu yn dda, er y fod yn 
mhlith y plant grỳu afiecliyd, a pheth marwoldeb. l’oethder 
yn y l’ygaid sydd wedi, ac yn parhau i lywodraethu. Mae’n 
ddiau y cynnyddid llawer ar ieehyd plant drwy ddoethach 
triniaeth gan eu mhamau. Eithr tra y cyfrenir tè, coflS, cig, 
bara, &c., nad pa mor lieied o honynt. i fabí.nod, y rhai ydynt 
yn liollol analluog i dreilio y fath ymborth — neu unrhyw ym- 
borth arall ond yr hyu a ddiwellir iddynt gau natur — clafychu 
a marw a wna ein plant. 

jtLPUABET Deseret. — Darperir punches, matrices, a moulds 
gan y brawd Sabins, er castio argrufi' llytbrenau yr Alphabct 
ISewydd; ac yr ydym yn liyderu y gwelwn cyn hir t'ont o 
argraíf-lythrenau heirdd, a llyfrau rliwydd yn y style uewydd, 
wedi eu hargraffu er defnydd i cin hysgolheigion. 

Torrwyd llythyrenau mawrion o’r egwyddor ymagan ddau,o 
wyr ieuangc medrus o’r swyddfa hon, pa rai gyda thaflen 
arddangosiadol, a ellir gael yn y Post-office 

Ysgol Newydd,— Mae y l’roffeswr Orson Pratt, hen., wedi 
cynnyg yn haelionus ei wasanaeth yn rhadlawn i ddinasyddion 
y ddinas hou a’i eliylchoedd, i arolygu ysgol yn nghangen- 
au uchaf celfÿddydiaeth, sef, Philosophyddiaetìi, Astrouomydd- 
iaeth, Fferylliaeth, Trydaniaeth, Alyebra, Tir-fesuriaeth, Mes- 
uryddiaeth, Tryfal-fesuriaeth, Peirianyddiaeth, Differential and 
Iutegral calculus, ynghyd a’r defnydd o amrywiol otferynau — yr 
ysgolheigion i ddiwallu ystafell, llyfrau, & c. 

Nis gallwn lai na llawenychu eiu dinasyddion ar y cyfleusdra 
manteisio! yma o gael dealltwriaeth o’r cargenau pwysig yma. 



368 


tJDGORN 8BION. 


Adnabyddir cymhwysderau y ProfF. Pratt yn rhy dda ì ofyn 
ein sylwadau ychwanegol ni; bydded yn ddigon i ddywedyd y 
fod pob rhwyddiueb yn awr i’r cyfrai a geisiant ddoethineb 
megys trysorau cuddiedig, idd ei chael heb nemawr gost— yn 
agos lieb arian ac heb wertli ; ac hyderwn y gwerthfawrogir y 
cynnyg haelionus yma. ac ei derbynir yn fuan. 

Y mae Seion yn blodeuo, ac y mae ei mheibion a’i mherched 
yn ilawenhau yn ei llwyddiant. Y mae heddwch yn teyrnasu 
yn Utah, a mawr yw heddwcli y cyfrai ag ydynt yn cadw ayf- 
raith yr Arglwydd. 


Taliadau at Ddijhd Cynnadledd Orlhwinol Morganwrj o Ilyd. 

23 ain hyd Tach. ÿ.fed.—(i'r Addewidion Cyntaf.) 

£ s. ( 1 . £ s. d. 

Georse VV;itkiiis,C.vfyna.... n 7 o . Hees WMManis, Ysärarl .... 0 2 6 

trtller WtlllitlltS. rUii„,„, 0 2 li Jei kîll Dat'ydd, Cefll Ceillìiu 1 0 ü 

llurid D.ivies, aberrawy.... (l 10 0 Wllr. Wllllams, St. Budes.. 0 I 0 

üjary Holierts, ello 0 5 0 | £2 8 0 

D.S. Oedasom am un rhifyn etto i gyhoeddi enwau y rhai na 
thalasant eu haddunedau cyntaf, eitírr dysgwylied y sayvl a fo 
lieb dalu yn gvnt i weled ei enw yn y rhiíÿn nesaí'. Cydna- 
byddir yr “ ail-addunedau” yu y nesaf. 


Dhhbyniauau am Lyfrau o Hvdhef 23 hyd Tach. 8. — 
Thos. Evans, £1 lUs; G. W. Davies, £25; Hugh Roberts, £2; 
Griffitii Roberts, £1 ls; Benjaniin Jones, £1 lls; John Rich- 
ards, 2s 4c ; Jolin Gibbs, 15s; Isaao Jones, £6 2s 4c; Thomas 
Morgan, £2; Wm. Lewis, Gorliewin Morganwg, £l 2c. 

Cyfarwyddyd. — Thomas Harries, “ Udgorn Seion” Office, 
Swausea. 

Anfoned yr Ymfudwyr i’r Taleithiau eu blaen-dâl, a 
chly want drwy yr Udgorn pa bryd yr hwylia y llong gyntaf. 

Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. Jones, “ Udyorn Seion” Office, Swansea. 


CYSNWYSuD.; 


Vr Ani&eraii ai Fnreyn yn ei Gegl 353 

Colygyddiaetli,— Cip drem ar sel'ylllayr Egbtys yn Ngbyuiru 361 

Neryyddion o Utah 3U3 


ABERTAWY: 

AHGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. JONES. 



UDGORN SEION. 

NBO 

.#fmi ]) ŵunt. 


Rhif. 24.] TACHWEDD 24, 1855. [Cyf. VIII. 


YR YMFUDIAD. 

(O'r “ Star."J 

Swyddfa Cwmpeini y Drysorfa Ym/tidol Barhaus, 

D. Ll. H. Mawr , Awst 31, 1855 

Abwyl Frawd Franklix.— Anfonwn ychydig o enwau mewa 
Ilythyr arall, y rhai y mae eu cludiad trosodd wedi ei dalu yn 
mlaenllaw, yr hyn fydd y llwybr a gynunerwn o hyn allan oa 
anfonir am rai o’r Swyddfa hon ; lleihâ hyn lawer o’r nifer, gan 
nad yw taliadau yn hollol mor aml ag addewidion, ac fe 
rydd lawer gwell cyileusJra i chwi i gynnorthwyo y rhai hyny 
yn Mhrydain ag ydynt wedi bod yn yr Eglwys oddiar dechreu- 
ad pregethiad yr Efengyl yn y gwledydd yna ; hen aelodau. 
llawer o ba rai ydynt wedi aros ar ol am eu bod yn dlawd ac 
yn analluog i fyned ymaitli, neu ag ydynt yn fethiedig ac yn 
aros yn y Cangenau yn ddisylw braidd, gofynir i ni gynnorth- 
wyo y rhai hyn allan, a’u dwyn i Seion, lle y gellir gofalu 
drostynt, a lle na oddefir iddynt fod mewn eisieu o anghen- 
rheidiau bywyd; helwch hwyut allan, nid y rhai mwyaf eu 
stŵr ydynt, a gofynir i eliwi wneuthur ymchwiliad manwl trwy 
yr holl Gangenau, fel na oddefiri neb o’r hen aelodau hyn aros 
ag ydynt yn hiraethu am ■waredigaeth. 

Gellwcl) gyhoeddi y llythyr hwn, fel y darllenont ef, ac y 
gwybyddont eu breintiau hwy a’n teimladau ni tuag at y rhai 
a brofasant i raddau eu cariad at yr Efengyl. 

Cyfranodd rhai o’r brodyr yma gryn lawer o feddiannau i 
24 [Pms Ig. 



370 


UUGÜHN SEION. 


Gwrnpeini y I). Y. Barliaus, ac yr ydwyf ì fy hunan wedi' cyf- 
ranu gwerth tua 60,000 o ddoleri o fsddianiuu, desgriüad o ba 
rai sydd yn cael ei anfun i eiiwi, a chytuhellwn y brodyr cyf- 
oethog i’w prynu, feliy gallant sefydlu mewn lletÿdd dymunol 
pan gyrhaeddant, a gofyuwn i’r lioll frodyr cyfoatliog ag ydynt 
yn ufyddhau i’r Efengyl yn Ewrop, i ddegyniu en mlioddion ar 
eu dyfodiad yu aelòdau o’r Eglwys, a gwneir ef yn ddefnyddiol 
i g asglu Israel. 

Yr eiddoch yn y Cyfominod, 

BltiGHAM YoUNG, 

Llytrydd Cwwpeini y D. Y. Burhaus. 


SYLWA DAU Y ILYWYDI) F. I). RICIÍAUHS 

Bydd i’r uchod loni calouau y Saint hyny ag ydynt wedi hir 
aros — pa nior bryderus, hwynt eu hunain a brofasant— am eu 
gollyngiad yn rhydd o Babilon. Yr oedd llawer, yn ddiau. wedi 
gobeithio cyhyd y caent t'yned, hyd oni ymollyngodd lioif ddys- 
gẃy'iad yn ol i gysgod anobaith. Ymddengys ö'afr yr Ar- 
glwydd a’i weision fel pe byddai yn awr yn troi at y cyfryw 
rai, a dywelwn, gobeitldwcli yn y blaen o hyd, ac na wanhaed 
uich ífydd. 

Yr amcan mawr cyntaf i'w gyflawni, wefli i’r Eglwys gael ei 
gyru i'r diffaetlíwcli, oedd i barotoi lle cyn gynted ag y gellid, 
i'r hwn y cesglid y tlodion mewn diogelwch, ac i gael moddion 
i fyw arnynt. 

Sefydlwyd Cwmpeini y D. Y. Barhaus i’r dyben neillduol o 
gasghi y tlodion. Mewn trcfn i gyflawni hyn yn y modd 
mwyaf difeth, bu yn ddoethineb hyd yn awr i ddefnyddio y 
nio-ìilion priu oedd at ei ddefnydd yn y ffordd a ystyrid oreu er 
eryiliau sefydìiadau ieuainc yr Eglwys mor gynted ag oedd yn 
ddichonadwy. Gwnaetbpwyd hyn i raddau lielaethtrwy gyn- 
nortbwyo llawcr o rai a allasent ddiwallu rhan eu bunain o’r 
modd a ofynid i’w hymfudo. Danaosodd yr Arghvdd ei gy:::- 
iheradwyaeth o ymdrcchiadau ei bobl yn yr ymnrllwysi.nS 
helaethlawn o'i fenditbion arnynt. CyfBniau Seion svdd wcói: 
cael eu liymeangu, a’i hestynteydd eu cadamhau. Y mae am- 
ry wiol agoriadau 1 lafur- waith cynnyrchiadol yn gyrhaeddadwy 
yn awr i’r cy fr y w nad ymddibynant ond ar eu dwylaw yn unig. 



ÜDGOttN SfclON. 37 í 

sfaelyd yn rhw-ydd yn anghenrlieidiau bywyd. a bod yn alluog 
mewn ychydig flynyddau i estyn cynnorthwy i ereill. Dinas- 
oedd ydynt yn eodi yn gyflym ar bob Ilaw, yn niha rai y geiìl 
y tlodion digartref gael cysgod rhag gerwindeb y gauafcyntaf, 
yu lle byw ìnewu pedroltenau, neu ystafelloedd yn y ddaear, 
fel ag y mae miloedd wedi gwneuthur cyn hyn, o herwydd nad 
oedd antser i adeiladu arnledd o dai. Ffennydd ydynt wedi 
amlbau, ac o ganlyniad niae y modi i roidi diwaliiad hel- 
aethlawn o ymborth wedi cynr.yddu llawer, fel na raíd i’r 
tlodion fod mewn angben, na’r neb a weitliio fod yn newynog. 
Mewn gair, mae yr Arglwydd weiìì benditbio y ffyddlawn yn 
Seion, fel y maent yn aliuog, a plreth arall 9ydd yr un mor pn- 
Iiebgorol, yn foddlon arddangos yn weithredo! yr awydd a 
deimlasaní bob amser dros gasgliad Israel, trwy gynnyg eu tai, 
eu mhelinan, a*u fi’ermydd gwycliion i’r dyben hwnw. Gor- 
phwysa yn awr ar y brodyr yn y wiad hon, a feddant y modd- 
ion i arddangos y cyffeiyb deimlad yn y gwaith gogonedduS' 
hwn. trwy ddyfod yn miaen a plirynu y llefydd hyfryd hyn a 
barotowyd iddynt trwy ddyoddefladau a cbaledwaith eu brodyr 
y pitmeers. 

Gair yr Argiwydd yw i aiw allan yr hen, y methiedig, a'r 
amddifaid, y rhai hyny a ymdrechasant yn mlaen yn ddidwyll 
idd eu Duw a’u brodyr, ag yr ydynt o hyd gydag ysbryd rhydd 
ac haelionus wedi gweinyddu i’r Henuriaid, ac wedi defnyddio 
yr ychydig a roddes yr Arglwydd iddynt i adeiiadu ei deyrnas, 
ì’clly y mae Et’ wedi agor y ffordd i’r «yfoethogion ì ddefnyddio 
eu mheddiannau er lleshîd y tlodion heb amddifadu eu hunaiu, 
ac mae y cyfrifoldeb os bydd iddynt beidio gwneuthur hyny yn 
awr yn gorphwys arnyní hwy eu hnnain. 

Y Saint a feddant feddiannau a ofynir hefyd i ddegyrau eu' 
heiddo fel ei defnyddir er casglu y tlodion. Cyfyd y gofyniad 
yn naturiol yn meddyliau y cyfryw, — “ Pa beth fyddai y can- 
lyniad pe peidiem a gwneuthur hyu?” Atebwn, y bydd i Ye- 
bryd yr Arglwydd eu gadael hwynt, ac ni fwynhâat fendithion 
yr Offeiriadaeth. A’iii i dywyllwch, a thorrir hwynt yn fỳr yn 
eu hiecliawdwriaeth. Dyma yr orí'odiaeth sydd yma ac yn 
Utah ar y pwne. Gellir eu symio mor rhwydd â hyn — pender- 
fynu pa un y mae dyn yn ei garu oreu, ei olud a’i fwynhâd, neu 
Deyrnas Dduw a’i bendithion; petbau da y bywya hwn, ne» 



UnGORN Sr.'ON. 


37S 

c’.ddo y bywyd a ddaw. Nid gosod yr egwyddor yn nm'g 
« flaen y Saint a wneir, ond gwneir y gofyniad, a dysgwylir i’r 
riiai a brolcsant g dsio yn gyntaf dtyrnas Dduw a’i gyfiawu- 
der Ef i fy w yn unol a’r gyfraitli hou. 

Y nme rliestr o'r meddiannnu a gyfranwyd i Gwmpeini y D. 
Y. Barliaus, gan y Llywydd Young ac ereill yn Utaii, wedi ei 
luinfon i ni. Yr amean yw i werthu y meddiannau hyn i'r 
eyfryw frodyr yn y wlad hon a feddant arian idd eu prynu, ac 
yna i ddefnyddio yr arian i ynifudo y tlodion y flwyndyri ddy- 
l'odol, yn unol ag ysbryd a chyfarwyddiadau y Lly wydd Young 
Gellir rhestru peth o’r meddiannau hyn a wyddom am danynt 
g/da y goreuon yn Utali. Melin tìawd fawr ar y Big lían.yon 
Ureek, tuaft milltir o'r Temple Block yn Ninas y Ll. H. Mawr, 
a dalodd am d.tni ei bunan mewn tair blynedd, meddir wrtb- 
vm ni. Tŷ a lot wyeb rnewrs man cyfleus, yn wynebu Union 
ívj[uare, ac a gynnygir am 1 2,000 o ddoler, sydd yn awr ar rent 
tou 2.000 o ddoleri mewn arian bob blwyddyn, neu yn oi 16 
tmo tlúrds per cent ar y gwerth eyfrifol. Ty gwyn y Llywydd 
Youug, ac ysgunor, cerbyd-dŷ, a« adeiladau ereiìl perthynol 
i . , do, a ystyrir gan lawer ei tod yn y man niwyaf cyfleus yn 
is'yffryn y Llyn Halen Mawr, gweiir ef o bob man yn y Ddinas 
braidd. Lle dymunol y w i’r neb a cliweunychai gartref cysurus 
a chyfieus yn barod nldo ar ei fynediad i’r mynyddau. Gellid 
meddwl y cytunai yr ammodau ar ba rai y cynnygir y medd- 
iaut o bwnw <â meddwl y tỳunf. Os gwerthir unrhyw ran o’r 
u.eddianna.i liyn yr.o, cyn yr hysbysir y Llywydd Young am eu 
a.wertliiad yma, ad-ualir yr arian a dalwyd yma ar drosglwydd- 
iad o'n drat't yn Ltab, neu fe roddir meddiannau yn lie liyuy. Os 
n.i fydd y meddiaiinau a brynwyd yn taro y prynwr, gailant 
gaeleu defnydd atn fenthyg yr arian hyd oni eu liad delir. Mewn 
rhyw uu o'r ll'yrdd hyu hydurir y cydunir ä’r prynwyr. Mewn 
ychw anegiad i'r meddianau a nodwyd, cynnygir anirywiaetb o 
dai. city lots, a thir tt'artnio. yngltyich pa rai yr hysbyswn yr oll 
a wydnom i bersouau a deiinlant i brynu. Yr amcan niawryw, 
c-el y moddion er cynnorthwyo i gael y Saint tlodion i fwyn- 
luu bendithion yr ymgasgliad. Gobeithiwn y cyl'arfydda y 
leimlad b; ny â chydymdeimlad gwresog yn nglmlonau lioll 
int y llyddiau Diweddaf trwy hyd a lled y wlad hon, ag 
n/nt a mwy o foddion n>g sydd eisieu arnynt wrtli eu lia w- 



COGlîON SEION. 


37S 

Hyderwn na arìawa yr Arglwyild lonydilwch ysbryd iddyi t 
hyd oui ddeuant i fyny i gynnoithwyo y tlodion yn Israel, ac 
drwy fendithìo y rhai hyn, i fendithio eu hunain. Gofynir i'r 
cyfoetiiogìou i ddefnyddioeu uihiloedd o hunnoedd i wneuthur 
daioni â tiwynt yr un nior resymol asr i’r tlodion i dilefnyddio 
cii ceiniogau, ac ni allant fedi cyfu' ch be idithion heb wneu- 
tliur felly. 

Gaiwn yn awr ar y Bugciliaid a'r Ltywyddion yn yr amryw- 
jol faesydd llafur i fyned o ddifrif ati, a chwilio ailan yr lioil 
írodyr a'r cliwiorydd hyny a yniuiiasmit â’r Eglwys yn foreu, 
dywedwn er ys detr. mu o liyny iiyd ddeunaw mlynedd yn ol. 
a« a fuout yn tíy ■ dlon yn achos y gwirionedd. Dymunem i 
hysbysiad am danynt gael ei anfon ì'r Swyddfa hon, yn eyn- 
nwys y petliau canlynol — y nifer o flynyildau ag y maent wedi 
bod yn yr Eglwys, eu lioedran, gwlad eu genedi.aetli, a pha 
swm y maent yntiebyg o allu gael tuag at eu liymfudiad, fel, 
mor gyuted ag y gailwn droì yn arian y meddiannau ag ydynt 
wrth ein Uaw, y eaffom yr iaun gyfarwyddyd o’n blaen i 
weithredu yn ei ol, a bod yn alluog i dorri allan y cyfryw 
fesurau a gytìawnant oreu fwriadau y Brif-Lywyddiaeth. Ym- 
ddibyna pa niter a ellir ymfudo gan Gwmiieinl y D. Y. Barhaus 
yn y tymmor dyfodol ar hyuy o feddiannau a ellir eu cael fel 
äiyn. Nis gellir dej'nyddio arinn y D. Y. Barhaus i yyimorlhwyu 
ncb ond y rhai ydynt yn myned tricyodd yti ddùiros i L/tah, d than 
■ofal goì uchwyhoyr y Cicmjiẁii. 

Y mae gan y byd o’n hamgylcii lawer i’w ddy wedyd ynghylcli 
pleidgarwcti yu eu gwuthrediadau. Y maent yu gyffredin yn 
rlioddi eu gair da a’u dyh.nwad pteidiol o herwydd cyssylltiad 
a pharch irersouol, 1 e ) sylwi Ilawer ar egwyddorion cywir yn 
y mater, nac ar wir deilyngdod gwrtln d.ych eu cymmwynas- 
garwch. isid dyma y cymwynasgarwch ag y gelwir am dano yn 
awr, eitlir dyinuiiem i’r Lly wyddion i ddiwyd chwilio allan yn 
fwyaf neillduol y rliai hyny ag ydynt gydag amynedd, ac efallai 
yn ddistaw wedi dyoddef pob petl) er mwyn yr Efengyl. Tlod- 
ion yr Arglwydd yw y rhai y gelwir mor bendant arnom eu 
cynnorthẁyo, a’r aniser y gwas.uiaetlipwyd, oedran. ac am- 
ddifadrwydd a ddylent tod y rliesymau mwyaf neillduol ac 
amíwg er teilyngu cynnnwynasgarwch a bendithion yr ym- 
gasgliad. 



DDGORN SE!OK. 


3 74 

LLYTÍIYH Y LLYWYDD YOUNG AT Y LLYWYDD P. 
D. EICHABDS. 

(Allan o'r “ Star 

D. Ll. H. Alawr, Aicst 31, 18.15. 

Hf.nd. F. D. Eicihrds,— A nw_vl Frawd,— Ar yr 2il o’r mis 
hwn cyrhneildoiid eicli llythyr ilyitdiedig Melietìn laf, yn cyn- 
nw_vs oofnodau oddiwrthych at B. Young, ac enwun y rhni n 
fetliasant ddyfod ar alwad y 1). Y. Larhaus, ynghyd a’r achos. 
ion paham na ddaethant, nnd wrtli gwrs yn rhy ddiweddar i ni 
allu eu hateb gyda y mail hlaeuorolt hefyd, llythyr oildiwrth y 
Brawd Luddington. Tiriodd efe, N, V. Jones. a Fathi ringham 
yn San Frinç sco, ac mae yn debygol y eyrhaeddant yma yn 

yr hydref. 

Atebwyd eich llythyrau getiyf yn gysson ao yn brydlon. 
Boddheir fi yn fawr yn ymddygiadan y Brawd Dauiel Spencer, 
bydd ei bresennoldeb yn ddiau o fawr fend'tii yn cynghori, ao 
yn oynnorthwyo yr Ymfudwyr i gael cycbwynlad hwylus ì 
groesi y plains, ynghyd ag i gysuro y rhai a arosant ar o! ; ac 
hefyd, er cynnorthw'yo cin brodyr ydynt yn Llywyddn yn St. 
Louis a’r cylchnedd. 

Yr wyf yn ymwybodusy rhaid fod ei wynebpryd adnabyddus 
mor ddiddysgwyl drachefn yn eu plith, ar ol marehogaeth yr 
Hen Fôr," a dyfod yn ddiangol o beryglon irordwyid yr afon- 
ydd mawrinn wedi gwneyd i gaionau y brodyr h.wenhau. 

Ni chawsom hysbysiadau pendant o’r plains er pan gycli- 
wynodd y gwcrsylloedd, etto ileallwn fod amryw wedi cwympo 
ilrwy fflai gell y byd hono, sef y Cholera, cithr yn fwyaf cyn 
«ychwyn. Ni fu nmr ddinystriol serch hyny ag yn y llwyddyn 
fynedol. Antonasom amnw weddeuau llwythog o flawd i’w 
cyfarfod. .Mae yn debyg yr hysbysir ni o barthed i’w ham- 
gylchiadaii gyda y mail dilcdus diwedd V mis hwn, yr hwn a 
gyrhaodda yn gyffredin i rwy drefniadau rhagorol y dirprwy- 
wyr a diriant yma yn mlien o ddau i ddeng niwrnodarol 
cychwyniad y ilall, a‘r hwn, o dan ddylanwad tieillduol yshryd 
cymmwynasol, sydd bur fai wl i gychwyn yn foreu y dydd 
cyntaf, rhag ofn, rnae’n dehyg, y bydd i’r llall drwy rhyw an- 
fi'awd ddigwydd cyrhaedd yma cyn iddo ef gychwyn. Jýi 



TOGOUN SEION. 


375 

Taîd iddynt brysuro ymaith felly.canys nid oes ronyn o berygl, 
o herwydd dygwydda y camsyniadau bob amser o’r ochr araiL 
Deallwch y bydd raid i’r oll a ddel gyda y mail felly aros ar 
law heb fodd i’w ateb am yn agos i fií. a’r pryd hyny weithiau 
gorfodir ni i ysgrifemi heb focl y llythyrau a atebir wrth law 
efallai i’n cyfarwyddo ; rhaid i hj-n ein hesgusodi rhag yr hyn 
a ymddengys weithiau fel yn esgeulusdod i ateb llythyrau. 

Mae y Brawd i 5 . I’. Pratt yma yn awr, wedi cyrhaedd yn 
'nghyd a gwersyll bychan ar y i8fed o’r mis hwn. Mae y 
Brawd Canon wedi argraffu y ddwy ran gyntaf o Lyt'r Mormon 
yn yr llawaiiaeg, a bwriada gyhoeddi Newyddiadur y;. San 
Francisco. 

wn yn y blaen fel arferol gyda’r adciîadau cyhoeddus, 
mwynheir heddwch, ffyniant. yng'ìiyd^a iechyd cyffrediiiol gan 
yr holl bobl. Edryclia y cnydau diweddar yp weddol dda, y 
rhai ydynt gan ìîiwyaf, ÿil yr India, cloron, & c. Credwn y 
bydd digonedd o luniaeth i bawb os iawn dtlefnyddir y cyfan. 

Dantüiiwn i chwi ddesgrifìadau o lawer o feddlannau, y rhai 
ag y dymunir arnoch eu gwerthu os gallwch arn y prisiau a 
osodir arnynt, a derbyn vr arian yna. Mae yr holl feddiannau 
wedi caeleu desgrifio yn gywir. Os gwertlrwn yr unrlryw, neu 
gyfran o honynt i arail eyn y cyrlraedda yraa y rbai a’u pryn- 
asant gyda chwi yna, rhoddir eu harian yn ol iddynt, neu un- 
rhyw feddiannau ereill o gydweríh a ddewisant. Tr ydym yn 
foddlon i’r arian a dderbyniwch am danynt fyned i daiu traul 
mudiad y Saint Tlodion drwy y D. Y. Barhaus, neu os na 
■ddewisa y rhai a feddant arian i brynu meddiannau yma, caff'- 
ant gynnyg arall etto, sef yw, rhoddwch vseyi arian i niam use 
y meddiannau. Ystyriwn y fod yn ddichomidwy gwneuthur y 
fath drafo'daeth, ac y byddsi yn gyd-lesiol i’r pleidiau pertliyn- 

ol. heblaw dwyn arian i goffrau y D. Y. B 

Anfonwn hefyd gyday íÄai7hwn ychydig enwau agyr anfonir 
am danynt gyda y D. Y. Barhaus. 

Aiffy Dr.J. M. Bernhisel allan gyda y mail, hwn, gan ddych- 
welyd yn Ddirprwywr drosom etto i’r Senedd. Dewiswyd y 
Brawd Asa Calkins o’r Swyddfa hon, mewn atebiad i’ch galwad 
chwi am ysgrifenydd, fel y gallo y brodyr Linforth a Jaques 
ddýfod i’r Dyffryn y tymrnor dyfodol. Cychwyna yn mhen 
tua deng niwruod gyda James S. Scoflìeld, James Lavender, ac 



376 


UDUOÜN SK10N. 


»inry w ereill a benodwyd i fyned ar genadiaethau i’r Taleitliian 
Unol. 

chwi a’r Brawd Daniel Spencer adref yn y 
tymmor nesaf, a dyniunaf yn neillduol ar fod fy mab Joseph A. 
yn dyfod gydacbwi. 

Gan ddymuno fy nghofio at yr lioll Henuriaid, y rhai a fedd- 
ant fy sercliiadau gwresocaf. gan weddio ar fod heddwch Duw 
yn gorphwys arnoch chwi. ynghyd a’r holl í’endithion anghen- 
rheidiul arnocìi. 

Gorphwysaf fel arferol, 

Eich Brawd yn y Cyfammod, 

Bäiouam Yocng. 


UDGOHN SEIOÎs. 

»m’ 

v íaiut. 


DYDD SADWllN, TACHWEDD 24, 1855. 

Yr Ymfcdiad,— Cymhellwn ein holl ddarllenwyr i ddarllen 
liythyrau y Llywydd Young ar yr ymfudiad yn y rhifyn hwn, 
ynghyd â sylwadau y Llywydd Eichards fwy nag unwaith,gan 
dystio mai poamlaf y darllenasom ni liwynt, melysaf o hyd y 
mcl a gynnwysant. Mae gweithredoedd y Llywyddiaeth ac 
ereill yn Seion yn anrhegu y D. Y. Barhaus ag hyd y nod eu 
tai, eu ffermydd, a’r meddiannau goreu a feddant, er casglu y 
tlodion tfyddlon i Seion, yn arddanghosiad eglur o’r mawr hris 
a roddant ar ffyddlondeb a rhinwedd, ac yn gymhelliadol i’r 
Saint i gadiv cyfraith Duw po fwyaf, mai yn hyny y mae eu 
lleshâd a’u hymfudiad— eu gogonianttragywyddol ; ac megys 
y teimla y Llywydd Young gariad at, ac y gofala dros y tfydd- 
lonaf pe y tylotaf, felly y teimla pob Hywyddion drwy yr 
Eglwys i’r graddau y meddaut Ysbryd Duw. Llawenhewch 
ynte. Saint, liyd y nod mewn tylodi a gortarymderau, mae 
gofal drosoch — “Gofala Duw drosocli chwi,” ac y mae yn 
gwneyd hyny ; gweduiwch ar iddo roddi yn nghalonau y eyf 



TTDGORN SEION. 


377 


oethogion i brynu y tneddiannau cyfeiriedig, fel eich hymfuder 
chwi i Seion â’r arian hyny. 

Er nad yw haelioni canmoladwy ein hanwyl Lywydd Young 
yn y peth hwn yn unrhyw newydd i ni, cnnys gwelsom ddigon 
o hyny eisoes i’n boddhau o barthed i’w rinwedd, etto galwn 
sylw y byd, yn enwedig y Gol’s a gyhoeddent, er ys ychydig 
yn ol, “fod B. Young, mewn amser newyn, yn gorfodi y Saint i 
adeiladu tŷ mawr iddo ef i gynnal ei liaws gwragedd,” aí y 
ffaith wrth-gyferbyniol i hyny, sef, yw fod B. Young yn lle 
hyny yn anrhegu Saint tlodion Prydain â’r tỳ oddi uwch ben ei 
deulu ei hun, er eu cynnorthwyo i ymfudo! Pwy a allai ddan 
gos rawy o gsriad atei frodyr, uaco liunan-ymwadiad nâ hyn? 
Tawed yr annuwiolion â’u clebar rhag eu cywilydd bellach hyd 
oni ragorant hwy ar hyn, ac ymegnied y Saint eu goreu i gyn- 
northwyo eu hunain. 

Nid yw Ysbryd yr Arglwydd Dduw yn cynhyrfu yn 
y gwersyll yn Seion i hyd y nod aehosi i’r Saint yno ymadael 
yn wir-foddol â’u mheddiannau fel hyn, ac i gymhell mor daer 
ar yr holl Saint drwy’r byd i wneyd pob ymdrech, ac achub 
pob ceiniog i’r dyben o’u casglu adref, heb fod aehosion cyfer- 
byniol mewn mawredd a phwysigrwydd yn cynhyrfu hyny> 
ac ni fydd y canlyniadau o esgeulusdod yn hir heb ymarllwys 
ar ben yr euog, nac yn ysgafn na gocheladwy pan y deuant. 
Frodyr! y rhai a feddwch olud, mae o bwys mawr i chwi yn 
awr, ystyried y defnydd a wnewch o hono-, nid yw Duw yn 
galw ary rhai sydd yn Seion i aberthu eu tai, &c., er casglu y 
Saint heb feddwl eu talu y “ càn cymmaint ’ am hyny; etto, 
dengys odidawgrwydd ei haelioni drwy gymmeradwyo yr 
aberth a ddewiso dyn wneyd, boed fwy neu lai, a dengys ei 
gyfiawnder hefyd drwy ei ad dalu, a’r llôg yn gyferbyniol i’r 
hyn a wna. Er y byddai yn gymmwynas fawr ag aehos Duw, 
a’i blant, ac â Seion, i’r cyfoethogion yn y wlad hon brynu y 
tai, &c., a gynnygir ar werth gany Llywydd Richards, ni allwn 
ddirnad y bydd eymmaint gwobr i’r cyfryw ag i’r aberthwyr o 
honynt. A phaham yr abertha y naill yno fwy, nac yn fwy 
ewyllysgar nac y gwna plant ereill yr un Duw, serch eu bod 
hwy yma, sydd gwestiwn a deilynga ei ddwys ystyried gan y 
rhai a feddant olud yma--os da y gwnant, iddynt eu hunain j 
gwnant y da mwyaf. 



UDGOP.N SEION. 


37 S 

Uywenycld mawr iawn yw elywed y newyddion gobeithidl 
a’n cyrliaeddant o bob Cynnadleiìii brnidd, ac yn neillduol drwy 
lytliyr y Llywydd Uaniels ani Sir Gaer a Sir Aberteifi, sef yw 
y fmi y naill yn gwerthu eu tai, ereill eu hen gelfi oesol, eu teg- 
anau. a’u hafreidiol bethau ; fod y ffermwyr yn gwerthu eu 
hanifeiliaid, ac yn rhoddi i fyny eu ffermydd, a’r masnachydd 
yn dirwyn ei bellen hir i ben, yn lle darparu rliai newydd; fod 
yr hen glociau eàn-mlwydd, y eoffrau, a’r pewters. y bureaus a’r 
delwau. a'.r ystafaldiau lle y llettyai y tylwyth teg gynt (ebent 
hwy), a’r pryfgopyn — oll j'n caei goleu haul am unwaith, a 
dynion yn dod i brisio eu hachubiaeth eu tiunain a’u heppil yn 
'Well nag i dreulio tu lioes i edrych ar, ac yn scwrio hen gelfi 
■ diwerth. Yn hyn mae doethineb— mae y bywyd yn fwy ei 
werji nà’r bwyd, a’r corff nâ’r dillad, nâ’r cclfi chwaitli. Ofer 
dysgwyl i Dduw ddanfon .angel i ymofyn y Sant ffyddlonaf tra 
y glyna ef neu ìii wrth ei chestof clrawers na’u palas, ni chariai 
efe y naill na’r llall dan ei adenydrl, <>s adenydd hetyd, pe y 
deuui — gwell eu gwerthu a myned tua Seion tra parhao eu 
pris, wed'yn, m-d cynt y denfyn Duw ei gymhorth. Helpia Efe 
y sawl a helpia ei hunau yn unig. ìîid oes genym ronyn o 
obaith gweled byth yn Seion y sawl esgeulusa werthu eleni yr 
hyn a fedda, gan feddwl cael mwy pris y flwyddyn nesaf, gwel- 
som ormod o siomi yn y fatli liudoliaeth i allu credu ìlawer o 
(idaioui am dano. “ Yu awr,” ynte, mae Duw yn galw, yn aur 
atehed pob utydd blentyn iddo, mi ufyddhâf i’w alwad. 

àlewn atebiad i ofyniadau mynych, pa beth sydd oreu i 
wneyd â’r arian a feddir ar law hyd amser yr yinfudiad, dy wed- 
»•11, wrth un ac oil, -anfonwch hwynt yma, nad faint fyddant» 
pe ond punt, pe yri gaunoedd, goreu po t'wyaf, ac anfonwn 
hwynt yn y blaen i’r Lly wydd líichards i Liyerpool, lle y bydd- 
aut yn holloll ddiogel rhag i ladron eu Uadrata, rhag i gnafiaid 
eich pluo o houynt. ilrwy addewidion teg o’u talu yn ol yn 
mhen ychydig ddyddiau gyda llôg anfertli; rhag i na gwraig 
anhywaeth. mamgu, na pherthynas eich gwaedu o linnynt, ac 
fel na ddygwydda y mil damweiniau gwybodus i ni a gyfarfu y 
Saint ymfudol, drwy roi gormod cred mewn rhai annheilwrig, 
ac felly goficlio eu calonau hwy a ninnau wrth weled y fath 
golledion drwy ddiofalwch. Yr ydym wedi cael ein gorfodi 
braicid i gredu fod brenin Babel -y gwr drwg ei hunan, a’i holl 


CIHîORN SETON. 


379 

fyddin yn rhythu mob gruffcd ar blant Seion pnn yn parotoi 
jV gadae'l ag y rhytha barcvtos eu gyddfau liirion uwchben 
liaid o gywion a ddilyna yr iar o’i nhyth, a llawn nior wancus 
hefyd % fel pe yn eiddieeddus fod y Saint yn yspeilio Babilon 
drv 7 y gymmeryd yr eiddynt eu hunain o hon 1 . Am hyny, 
gwylier rhagddynt mewn pryd, meddwn, a gofaler am gael 
dangoseg gywir am yr oll a delir iddynt cyn myned, rhag 
ìddynt etto. fel llawer tro blaennrol, grafangu ei< h nwyfan ar 
)àn y dwfr olaf, a gwneyd i ehwi dalu wed’yn neu golli eich 
passage. Gwneir, drosodd a throsodd y gwneir hyn, a gwneir 
yn waeth etto 03 na ẅylir, fel y cynnythia drygioni ac anonesi- 
rwydd yr annuwiolion a adewir ar ol. 

I)y weilwn y bydil pol) ctinioy a anfonir (lrwoin ni, am r 
rhai y ceir (ianiíoseg yn ol, yn barod at alwmi eu perchenog p;m 
y dewis , Uall naill ai eu eael yn ol yr. itìverpool cyn ymtniloj 
talu ei glurliiut ; cael danguseg i fyneil at y Llywydd Voung. yr 
bwn a’11 tala yn Seion (el y mynir. yn arian, yn dai, tiroeiid 
neu adeilada iddo dỳ fel y myno, y lle y myno yn v ddinas, a’r 
amser y myno, a gwyddom y gwna oefyd yn llawer gweil, cynt, 
a rhatach nag y gatl un dyn ei wneyil ei liunan ag arian p.irod, 
»’r*:awl a wnel tiyny a gajtî' ffafr l)uw, Brigham, a’r Uffeiriad- 
neth, hehlaw benditnion y Saint tlodion a gynnorthwya efe i 
ymfudo drwy hyny, yn hytrach na chario yr arian yn ei logell 
cyn helled y gall, a’u colli wen’yn, efallai. (ìall pob uu a drten- 
tyn ei arian fellv gael ei amser ei hun o hyu liyit yr ymfurtiad i 
wneyrt ei feddwl ei liun i íyny, pa fodil y dewisa efe eu def- 
nyrtdio. yr un fatli a phe buasent yn ei logell ei hun. 

Mentrwn awgrymiad bach yn mhellach er dingelwcli i’r rhai 
a deimiant mor haelionus ug i belpu ereiää, sef na roildwch eich 
harian i neb felly, ac na addawwch i lawer, nac i neh yw ein 
cynghor ni, heb ymgynghori a'ch Llywyddion. ac yr ydym ni 
yn mynert dipyn yn hen a phrotìadol y n y fusnes o giurto pohl 
tua ISeiori hefyii oellacli. “ Nirt goreu dysg yr hon a brynir,” 
meddwn ni, ac nid y rhataf, mae rliatach a gwell o lawer i gael 
yn awr ond ei hymofyn. “ Mae awgrymiad i’r doeth” yn 
ddigon ar hyn. (ìẃyrpob gradd bellacli y goreu er eu lles, os 
na chyrhaertdasom gytiwr pob ymotÿnydd, ymholer yn uihellr 
ach, a tlueiwii etto gj da pldeser, 



380 


UDGOHN SlílON. 


Ci.wyp yn mhliTii Gwahtheg Bu (iros 4000 o wartheg 

farw yn swyihl Trurabull, Oliio, yn ddiweddar, a thua 16,000 
yu y swyddau cylcliynol iddi o ddiffyg portliiant. 

“ Y Mou a’i donau yn rhuo,” — Fyddai un o arwyddiou y 
Dyddiau Diweddaf. ebe Crist. Cododd dyfroedd Llyn Ontario 
ar y 25ain o Ebrill yn ddieyrawth fel mur, yn saith troedfedd 
i’r làn. a rliuthrodd dros ei lauau, gan ysgubo pob petli bràidd 
o'i fiaen, a pliau ddycliwelodd gaiiawodd beth afrifed o’i bysjod 
ar y làn. Codai a gostyngai Llyn Seneca rai troedfeddi inewn 
ychydig fynydau ani ddeu-ddydd; unwaith dysgynodd un ar- 
bynitlieg a hanner o tbdfeddi raewn chwarter awr. 


Yr A.mehica. — l’arliâ nifer o ddihirod i ddifrodi tai, ydlanau, 
&e., a tlián. a brathant aiiifeiliaid yr araaethwyr âcliyllill, nes 
y cwyinpa eu hyniysyaroedd allan, yn y Green Flaios a'r eylcli- 
oedd, ni l neppeil o Nauvoo, yn debyg (ei y gwnelid a.g eiddo y 
Saint cyn eu hymadawiad oddiyno. Fryd hyny tadogid y 
drygioui cyífelyb ar y Saint, eitlir ni ali fod aniiBheuaeth bell- 
acli yngliylch eu dieuogrwydd hwynt o liyny, ac mai eu 
cyhuddwyr y w y dihafaliaid. Mae herw a dwndwr nodedig yn 
Indiana. gan lu a wrthwynebant bob cyfraith ; torrarit ì lawr 
y caralasau, llosgant y pontydd, a bygythiant y melinau a 
tliai y rliai a’u gwrthwynebant. Fflangellaaant araryw, a 
eliynnygiasant wobr fawr ara benglog Llywydd y Dalaetb. Yn 
fuan wed’yn acliosodd gorliflad y dyfroedd a ollyngasant dros y 
tiroedd isel i wyneb y maes gael ei orchuddio braidd gan 
bryfed-. cynrhon, tebyg i’r rbai a fagant mewn celain, a 
oreliuddiant y eoed. a’r gwybed yn gymylau a dduent yr awyr, 
ac a fynant dynu llygaid pawb drwy’r Ue, a glanhau y tyllau 
liefÿd. Diau fod yr Unol Daleitliiau wedi “ liau y gwynt.’ 
drwy gefnogi terfysgwyr i ladd y Saint, difrodi eu meddiannau, 
a’u halltudio, ac nid rhyfedd eu bod yn dechreu " medi o’r 
corwynt” hwnw ambell dywysen fel blaen-fîrwyth o’r cynheuaf 
mawr a amdöa eu gwlud. Yn Miss uri hefyd ; pregethwr 
Wesleyaidd o’r enw Bogart ac eraill oeddynt flaenoriaid y ter- 
fýsgìuoedd a erlidiasant y Saint o’u tai a adeiladasant ar y tir- 
oeild z brynasant gan y llywodraeth ; yn awr deallwn fod y 
tejrfysgluoedd yn yiulid pregethwyr y Ẃesleyaid i ffwrdd o’r 



UDGORN SEION. 


381 


irn wlad am eu hywyiiau; eu bod yn talu yn ol y geiniog 
gyntaf iildynt o’r ‘ hen ctiweeh.” Yn Ransas. cymmydogaetli 
gyfunol i’r hon a yspeiliodd terfysg-lu oddiar y Saint,— mae y 
Lly wodraetli yn cael yn ol iddynt eu hunain yr un mesur a 
íesurasant i ereill, drwy fod y terfysywyr a cefnogent hwy i 
drosediiu cyfreithiau rliyddid wedi ymgryfhau digon erbyn hyn 
i wrthsefyll y Senedd, ac wedi gwrthod. ae wedi alltudio y 
Llywydd a anfonasent atynt; wedi myned i’r Oiriogaeth 
newydd. a mynu eu dewisiad eu hunain, a sefydlu yno Senedd 
a chyfreithiau cnethwasaidd er gwaetliaf pawb. Tramae y 
rhydd-blaid hwythau yn liòni yr un hawl i wystloeu heiddo 
a’u bywydau er cael Ransas yn Dalaeth rydd i’r Undeb, ac nid 
yn nnig drwy fygythiadau, ond parotoadau, megys adeiladu 
gwest-dai mawrion ac uchel, a liefydd pwrpasol i saethu cyf- 
legrau o honynt, Tra mae yr elfen ryfelawg yn cyneu yn 
gyflyra yn ngwythienau y trigolion yn ddarpariadol i’r goel- 
eertii rag-bropwydoliaethol. nid yw y Dwymen felyn ac heint- 
iau ereill yn ol o wneuthur eu rhan, neu o leiaf o ddangoe cu 
bod wrtli law, yn barod i’r ymgyrch agos'aol drwy gipio ymaitU 
eu miloedd mewn byr amser, ac y maent yn agos a gwaghau 
rhaî dinasoedd poblog gynt. 

Y ceiliogod y rhedyn hwythau. er mor fychain, ydvnt ar y 
maes, ac mor liosog, nid yn Utali yn unig. craffer. ond trwy 
Galiíornia ac Oregon ditâsant bob petli braidd o’ublaen; a 
dywedir “fod y locustiaid mor amled yn Mississippi ag yn yr 
Aifftpan dywalltid barnau Duw arni,” ac felly mewn Taleithiau 
ereill, meddir. Dengys y newyn yntau ei ddaneud duon yn 
Canada, ac ysgyrnyga ar ardaloedd yn y Taleithiau. 

Ar eu cyffiniau gorllewinol ymffrostia yr Indiaid eu bod yn 
barod i dderbyn byddiuoedd y Taleithiau. — herriant hwynt 
allan; ac mae y cleddyt’ wedi ei dynu o’i wain bob ochr. Ym- 
osododd y Cadfridog Harney ar wersyll o'r Brules islaw i I’ort 
Laramie, ac wedi lladd o 70 i 80, a chymmeryd eu sguaus a’u 
papoosns yn garcharorion, ffôdd y lleill ymaith. Amlwg i ni 
yw fod y Taleithiau yn cynhyrfu tarw a fedd gyrn cedyrn i 
wneuthur ei ran yn nydd y frwydr, fel, drwy’r oìl, y gwelwu 
fwriadau yr Anweledig yn nghrynhoad ei “fyddin fawr” oiaf; 
golygfa a ddychrynodd yr hen brophwyd Joel er mor belled, ac 
fel yr eheda colomenod yw ffenestri o flaen y ’storom ymbrys- 



*S2 


UDÖOÍtN SEION. 


tired pìant y golenni tua tliref — yr unijí ddiogel-fan. Ki 
(idystrwyliwn ni weled aniser ag' y bydd yn hawddadi niyné'i 
i Seion nag yw yn awr; er y daw ainser eyn liir pan y bydd 
yn liawddach g.m lawer ewylìysi) gadael Babilon nag yw vn 
awr; eithr y doeth a wel y drwg o hirbell a'r tíbrdd i’w 
oohelyd. 


TORHIA I) YR UNDEB A’uERICAN’ AlDI). 

ÇAllan o'r “ Squ.atter Sooereign ” America ) 

I>Afto<;ANiAi> arwyddion yr amserau vw..mai, oddieithr y gos- 
odir atíalfa yn ddioeti gan bobl sohr synwyrol y Gogledu. ar 
ysbryd antfrwynadwy penboetlmi sydd yn awr yn codi yn der- 
tysg, caifTadeilad godidog rhyddid gwladol, yr liwn a gyfodwyd 
gan waed yoreu, y dynion gareu a ddarjgosodd y byd erioed, 
ei chwilfi-iwio yn ddarnau, ei ddiaelodt a’i ddinystrio. 

Darparir eisoes gyferbyn â’r orfodiaeth erchyll o ryfela — yrr 
hytrach na darostyngiad gwasanaethyddol, mae yr hen Vir- 
ginia, mam doethion a gwroniaid y eliwyldroad, ao eiddo y 
Ffurf-lywodraeth, wedi dechreu ymartògi gyferbyn â’r frwydr 
ddyfodol. ac adseinia hyd y nod y Dalaeth Amherodraethol y 
tónau rl ybuddioi drwy ei chyhoeddiad penaf a galluocaf, — y 
National Democrat. ' Onid oes gwladgarwch yngweddill yn y 
wlad a roddodd enedigaeth i Warrcn, i Stark, i Hamilton,"a 
ehannoedd ereill, gwaed pa rai, gan ymgymmysgu ag eiddo 
Washington, Morgan, Marion, ac ereil), a roddasant i'r byd y 
baban gwerin-lywodraethoi, sydd oddiar hyny wc-dì cynnyddu 
i fod y genedl fwyaf ar y ddaear ? Onid oes ynddi wladgarwch 
yngweddill i lethu yr anghenfil tanllyd hwn? Neu a raid i’r 
fath ddynion â Fred Doriglas, Gerrison. a Giddings ddinystrio 
y dèml waert-brynedig hon oryddid? 

Cyfatidefwn yr ofnwn nad oes. ac ruai mcwn ychydig flyn- 
yddau y byddwn yn esiampl arall o analluogrwydd dyn i’w 
lywodraethu ei hun: un esiampl arall o’r drygau a’r Üolinebau 
a gyflawnir dan yr enw o ryddid. 



L't>0»RN smott. 


MOLaWD I \VIRFOI)I)OLIAID MON AC AIÌFON. 

B»k» llwydd i'r gw irfoddoliaid 
1 >rw y bob rliy w i'an a lle, 

Rliai aethant maes yn ifyddloa 
Yn iìlwyr dros y ne’; 

Anturio draws y siroedd 
I Wynedd wnaethaut iiwy ; 

Mae chwech o houyntynia, — 

Cewch glywed genyf pwy. 

Yn gyntaf mi gaf enwi, 
lîin llywydd dros y lle, 

Sef Willium Lewis ydyw, 

’Rhwn sydd yn ddewr heb blè;-. 

Ac hefyd y mae etto 
Ycìiwaneg wrth eu gwaith, 

Sef Daniel Lewis ddiwyd, 

Sy’n fynych ar ei daith. 

Mae William Yaughn a Rosser., . 

Elias Lewis lwys, 

Ac Evan Morgaus hefyd, — 

Yn traethu gyda phwys; 

Y maent hwy yn rai dèwrion, 

A ffyddlon heb nacád, 

I daenu’r egwyddorion 
Drwy’r Uyfiau dros y wlad. . 

Anr ityuy frodyr ffyddlon, 

Sy’n aros yn y Dè, 

Cymmerwch genyf gynghor — 

Y ffordd i íyn’d tua thre’: 

Dewclt fyny drwy Lanidloes, 

A Llanfair ’ereinion crwys, 

Ac i Sir Fóu, — O coeliweh, — 

Bydd Seion wlad ar bwys. 
î n awr mi wnaf derfynu, 

Mewn goh-aith daw cyn hir, 

Ryw lu o filwyr gwrol 
O’r dê i’r gogledd dir ; 



334 


ÜDGORN SElOtT. 


Gan adael gwag bleserau, 

A dyfod at waith Duw, 

Fel catfom fyn’d i SeioD, — 

Gwaredfan ini y w. 

Gonwy. Eleanor Roberts. 


Talmdau at Ddyled Cynnadledd Orllewinol Morganwg o TacJi. 
8 fed hyd ‘23ain. — (Yr Addewûlion Cyntaf.) 


£ 8. ri. £ s. d' 

l?anc Evan?, Cwmafon o 0 j Gaorse Morsans etto 0 7 0 

Marsaret Tbomas, Alltwen 0 2 6 Mary Lloyd, AUercenffiji ..0 'ì 6 

Thomas Lewis, C>f>ng .... 0 ô 0 £l 6 t» 


Yr ail Addewidion. 

Llywyrid Dan Jones 10 0 1 Wm Perkins, Trfeorris.... 0 6 0 

Win. Owens, Aber.tawy .... 0 1.0 0 I Jane Perkins, ei wraig .... 0 5 0 

Williaii' Roberts. Ystrari .. 0 5 0 j Thowas Perkins. Treforris 0 5 0 

f>aviri Johu, Glaiiriwr .... 0 2 o I Tboinas Gmffitbs, elto .... 0 10 

Tüomas Evan», Cyfyna.... 0 2 0 | £2 15 o 

I>.S. Dymuna y Llywydd Harries yn daer amom oedi am y 
rhifyn hwn etto i gylioeadi enwau y rhai na thalasant eu hadd- 
unedau cyntaf, o herwydd iddynt addaw wrtho y talant forth - 
% otth\ ar ei gais, wele iddynt un cynnyg etto ynte, a’r olaf 
debygir a ofynir. Ymswyner rhag bod yn ciorrwyr ammod 
pump-plyg fel hwn. Dymuna hefyd ar Ly wyddion y Cangenau 
i fyned at y brodvr a’r chwiorydd i dderbyn eu liaddewidion 
erbyn y daw efe oddiamgylch yr wythnos ganlynol. 

Cyimmanfaoedd y Gogleud. — Sir Fflint ar y 25ain o Dach- 
wedd, Slr Ddinbych ar yr 2il o Ragfyr, Môn a Conwy ar y 9fèd, 
Sir Feirionydd ar yr I6eg. 

Derbyniadau am Lyfrau o Tach. 10 hyd 21.—George 
W. I)avies. £7 ; Evan S. Morgan, £2 ; Benj. Jones, £3; Wm 
Lewis, £1 18s; John Richards, Ibs 5; Thomas D. Evans, £1 

*** Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. Jones , “ Udgorn Seion ” Office, Swansea. 


CYNNWYSUD. T 9 

Yr Ymfudiad 360 

Llythyr y Llywyrirì Youup nt y Ll>wydd F. D Hu hards '274 

Golyitydrtiaeth — Yr Ymfudiad — Clwyf y» nihlilh y Cwaiihi r — Y Môr 

a’i Donau yu Rhm> — TerOsgwyr 376 

Torriad yr Uudeh Uiiericanairiri 3S2 

Molawd i Wirforidoliaid Môu ac Arfon 383 


ABERTAWY: 

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. JONE8. 



UDGORN SEION, 


N E 0 

,#n'en ?> 


Riiif. 25.] RHAGFYR 8, 1855. [Cyf. VIII. 


V DRYSORFA YMFUDOL BARHAUS. 

(O'r “ Star.”J 

I'b sefydliwyd y Drysorfa bon gyntaf yn 1849. Yn 1850 def- 
nyddiwyd y trysorfeydd i gasglu y gwassraredigion o Nauvoo 
ag oeddynt gan amlaf yn Swydd Pottowatomie, Iowa. Y'n 
1852 bu yn foddion i ymfudo 250 o bersonau o’r ynysoedd yma ; 
yr hyn nifer a rynnyddwyd yn flynyddol hyd 1855, pan yroedd 
y nifer yn ymfudo yn 1 ;27. 

Ymgasgliad Israel ynghyd yw gwaith raawr darpariadol y 
dyddiau diweddaf. Hebddo nits gellir eael nemawr gynnydd 
ar y profiad a’r gweithredoedd ymarferol ag ydynt anghen- 
rlieidiol er cael iaehawdwriaeth drwyadl. Er cyrhaedd yr am- 
can uiawr hwn fe ddadguddiodd yr Arglwydd gynllun i’w was 
Biigham. yr hwn gynllun a fabwysiadwyd, a gelwir y goruch- 
wylwyr yn Gwmpeini y Drysorfa Ymfudol Barhaus, o dan 
gyfarwyddyd uniongyrchol pa rai y dygir y cynllun hwn yn 
mlaen. yn eu sefyilfa ymunol. 

Ffurfiad y Cwmpeini drwy ddadguddiad, a’i fod dan gyfar- 
wyddyd uniongyrchol y Brif Lywyddiaeth sy beth ag y geill y 
Saint edrych arno gyda yr ymddiried mwyaf ymddibynol fel 
sefydliad parhaus. yr hwn a barha i gynnyddu gyda y deyrnas 
hon. i gynnyddu yn ei drysorfeydd ac helaethrwydd ei weitli- 
rediadau tìwyddyn ar ol blwyddyn, hyd oni chyrhaedda ei 
gangenau i bob ardal a chenedl lle bynag y lledaena yr 
25 [Piiis Ig. 



336 


K))GI)KN SEim. 


Efengyl, gan deimlo am dlodion Israel, a'n casÿlu inlrof i grvf- 
hau Seion. 

gSefydliad fel hwn, mor gyftredino! o ran t-i gymmeriid. 
helaeth ei weithrediadan, a chvrhaeddad« y ei amcan, syiìd 
yn ymddangos yn llesg yn i i ynaudiadau i'r rlwi ydyntyn aro; 
yn bryderns idd eu tro hwtthau ddyfud i neidio ar yr olwyn 
fawr, a chael eu dwyn adref gan un o’i throudan. Nis gali 
Cwmpeini y Drysorta Y. Bartiaus estyn cynnortiiwyadau omt 
yn ol y moddjon a fydd wrth law, ac y mae y muddion hyny yu 
union yr un faint ag a gyfrana y Saint. Dengys yr Arglwydd 
yn hwn, fel yn mhob gwaith arall pertiiynol i iacliawdwriaeth. 
pa beth sydd i’w bobl wneuthur. drwy ei weision, y rnae gan 
ddynt îv.vy trneuthur vr at.erthiadau a ehyflawui y gwaith os 
ydynt am enniìl y bendithion ystôre-ìig iddy nt Gwna hyn boli 
Sant y Dyddiau Däwedàai' yn bersonol yn atehol am gynnydd- 
iant y sefydliad ,yma, a gwr.a ef liefyd, i radihiu mwy neu lal 
yn oruchwyliwr iacliawdw riaeth ei liun. Oddiwrtii vr ysbryd 
cyffredinol o ymgasgiu sydd yn gorphwys ar y bubì, a'r yin- 
drechiadau canlynol a «ni-ìr i ymfudo, credwn nad (-es ond 
rlian fechan o'rS. int yu Mhrydain yn awr a feddant ddigon o 
fodd i groesi y niór. () ganiyniad, llwyddiant eu liyindrecliiad- 
au persouol dyfodol, a cliynnortliwy y D. Y. Barhaus, ydynt 
yn a»r yr unig seiiiau gobeituiol i'r cruglwyth ant'erthol o 
Saint sydd yn y wla-1 hon. Tra na ddymunem ddigalöni yr 
ymdrecliiadau personol mwyaf egníol, fel y hyddo y Saiut yn 
offerynau Hiiiongyrchol i ymf'udo eu hunain a’u teuluoedd, ni 
ddylent wneuth'ir llwyddiant y cynilun maw., a fabwysiadwyd 
er cyflawni daimn cyffredir.ol pawb, yn ail ystyTÌaeth. Y mau 
yn debyg y fod tua 28.000 o Saint yn vr ynys hon. Caniatiiwn 
y fod 1800 gogyfer â’r rhai-ydynt hoilol amddifad, neu o'r 
braidd yn cynnal eu huuain. Bwriwch y gwnelai y 1 5,000 ata!!, 
sr gyfartalwcli, gan y byddai rliai yn gwueuthur mwy nag 
ereill yu ol a feddent. yn cyfranu cliwe’ cheiniog yr wythnos i r 
Drysorfa Y. l'arliatis; cyrliaeddai mewu blwyddyn i £I9.5< ! 0. 
ac yn ol £15 y pcrson, ^mfudai i Utah 1S00 o bersonau. IV y 
rhenid hyn rliwng iliai a ddiwallent lianner y modd eu liunaiii: 
ymfudai 2600 Yn awr, ychwanegweh at y swm uciiod y syni 
iau a gyfrauir yn Utali. ae mewn rhanau ereill o’r byd, y synriau 
defuyddiadwy yn uwylaw y Cwmpeini, a defnyddiad y tryse 



DOGOHN SEIOS. 


387 

îeyild hyn yn ol y eyffelyb gynlluniau i’r rhai a fabwysiadwyd 
y flwyddyn bon a blynyddau blaenorol, ac o Frydain yn unig 
yn lle 1127 byddai yr ymfudiad drwy y Cwmpeini yn 3U00 o 
rifedi. I’e yr ymddeflfröai holl Israel at bwysigrwydd y pwne 
hwn, a gafaelyd ynddo gyda chnlondid hollol a thrwyadl, nid 
elai ond yehydig o ftynyddau heihio cyn y casglai degau o 
filoedd adref i Seion yn flynyddol trwy oíferyn .ldeb y Cwm- 
peini hwn. Ni fyddai mwyacli yn etholiad o un o’r fan yma 
ae un arall o’r fan draw, eithr fe draws-bianid Cangenau, Cyn- 
nadleiîdau, a Chyfundebau cyfain i dirrnwy cydrywiol eu lieti- 
■feddiaeth. Ehaid yw ì’r am-er ddyfod pan na fydd mwyacli 
yn lestr unigol ar achiysur yn aredig ei ffordd yn groes i’r 
dyfnder, yn llwythedig â 300 neu 400 o Saint, ond fe diiygir 
llyngesau cyfain yn ofynedis; er casglu Israel “ megys colomen- 
od i’w ffenestri’ cyn y bydd i’r ystormydd ag ydynt ya casglu 
ysgubo dros y ddaear. Gwir yw y fod Ilawer wedi cael ei 
wncuthur pau ystyrir y declireuad byclian a newydd, a’r golyg- 
ìadau cuì a lochesid yn gyffredinol gan y Saint o’r canlyniadau 
mawrion a cliyrhaeddiadol ag y bwriada Cwmpeini y D. Y. íìar 
haus eu dwyn oddiamsryLch. 

Y mae yr ymf.nìiad o’r wlad non i Utah yn awr yn parhau 
am 1805. Y eyfraniadau at y D. Y. Barhaus o’r Cynnadleddao 
am y flwyddyn 1864 ydynt yucyrhaedd tua £1200. Cyfartaí- 
iad hyn rhwng 15000 sydd yn fyr o gyrhaedd y drydedd wyth- 
fed ran o gciniog yr wythnns. Mae yn ddiammheu genym y 
fod rliai Saint yn cymmerydrhan fywiog yn y trysorfeydd hyn, 
ond anaml, anaml iawn y rhaid fod y nifer hyny pan eu cyin- 
liarir à’r otl, a’r fath yohydig y rhaid fod y rhai ydynt yn ym- 
arferiadol y n gweithio allan eu hiachawdwriaeth yn y peth hw,n . 
Ni fydd i’r rliai a weithredant gydn liaelioni dirwgnachol a 
santeiddiedig golii eu gwobr, ond pa mor bwyllog y symuda yr 
olwyn fawr i fel y gwnelai pe yr estynai pob un, a arddelant 
ran yn y gwaith, law ewyiiysgar i roddi cyflymdra a nerth iddi. 
Agos yw yr amser yn awr pan y bydd i filoedd nad ydynt yn 
awr ond yn breuddwydio pa betli a ddylent wneuthur ymddeff- 
roi at y sylwedd ei hun, ac i ddechreu eael ailan y gallant mewn 
gwirionedd wneuthur rhywbeth tuag at chwyddo y D. Y. Bar- 
haus, fel y bydd i’w gweithrediadau ynflynyddol afaelyd mewE 
miloedd, lle Da afaela yn awr ond mewn cannoedd. ac fe eiil y 



3S5 


CDGORN SEÎON. 


tfydiiloniaiii ag ydynt, ao a allant ddyfod i meirn i’r Eglwys, ac 
a fyddant amddifaid, fwynhau y gobaith dymunol na oedir eu 
gwaredigaeth vn hir. 

Credwn nad yw yn gyfrifiad gwastraffus y byddai i hanner y 
snn a delir allan yn flynyddol gan y Saint drostynt eu hunain 
a’u teuluoedd, am gwrw, tybaeo, tè, còffi, &e., gyrhaedd 
i £ 10,000. 

Ni ehymmerwn mewn llaw yma y eyfaddasrwydd o i bob un 
g idw y Gair o Ddoethineb, eitbr tia y geiil Uaweroedd gydag 
ychydig neu ddim anhawsder wnenthur yn liollol heb y pethau 
hyn, geill y rhai ydynt wedi ymgadarnhau yn yr ymarferiad 
o’u defnyddio wneuthur hyny yn fwy eyinhedrol nag y maent 
ae ftì brofai pob un ganlyniadau daionus iawn. Nid yr unig 
betliau yw y rhai hyn yn mha rai y gallasid aehub swm fawr, 
yr hon sydd yn waeth nâ phe eu teflid yinaith. Gwarir mil- 
oedd o bunnau mewn ceiniogau, chwe-cheiniogau, a sylltau, a 
ellid eu cyinhwyso at y D. Y. Barhaus. heb leihau y mwynhád 
o d<1im ag sydd yn wir lesiol. 

Ymae gan y Saint i fyfyrio ar gynnihieh; egwyiìdor bwysig 
y w sydd yn perthyn yn uniongyrchol i “ Formoniacth,'’ ac ni 
wyddom am amean gwell na mwy mawreddog a gyrhaeddir 
trwyddonag ymgasglu i Seion. 

Yno y gallant barhau i fyfyrìo y gelfyddyd o gynnildeb, hyd 
oni chyrhaeddoi t wybodaeth o’i huwch egwyddorion, a dysgu 
y duliiau eyfaildas.it' a defnyddiolaf o wneuthur yr eifenau a’u 
hamgylehynant yn d'Iarostyngedig i’w tyflant a’u eynnydd yn 
ffurdd bywyd ae iachawdwriaeth, a sefydlu tuyrnas o’u heiddo 
eu hunaiu mewn cyfiawnder. 


GWLAD ISllAEL AC ADDEWID ISIÍAEL. 

( O'r Jeicŵh Chronic/e.) 

J rìferiad y cynnar a'r diweddaiulaw asonii am dano yn Deut.. xi, 
10—17. Jer. v, 24. Hosea iii, 8 . Joel ii, 23. Iago\, 7. 
i Y MAF, yn awr, ae y maeyn ammheus genyf pa un ai nad oedd 
arioed, oddiar dyddiau caethgludiad y wlail, wahaniaeth amlwg 
yn ngwlad Judea. Y mae yn wir y fod natur wedi achosi 
peth o hono, ond nid yr olJ. Paham na tharddai ffynnonau o, 


U'OGHON SEION. 


38 $ 


äc y ffrydìai’r aberoedd rliwng bryniau Judea mor rhwydd ag d 
fryniau Iîphraim a Samaria? Mewn Uun a sylwedd y maent 
yr un; ac liefyd yr hyn sydd fwy o’u plaid yn hyn yw, eu liod 
yn fwy ac yn amlach. Eithr nid ydynt. Dwfr yw eu hanglien 
mwyaf. Mae yno eisieu niwy o ddwfrhad celfyddydol nag sydd 
yn mheüach i’r gogledd. V syohder a’r gwres hyn yn y tir sydd 
yn gwneuthur y rhanyma o’r wlad gymmaint yn gymhwysach 
i winwydd a choed ffigys nag yw yn mlitl ach i’r gogiedd. Tŷf 
y rliai liyn yu weil mewn tir poethlyd n sych. 

Fel rheol gyffredinol. gallwn diiy w.dyd, gwlad Judea am 
ffrwyth, y gwastadedd am lafuriau a gwyrdd lysieu, a bryniaU 
rhan ogleddol Canaan. Gilead, a Basan ain fugeiii i, Kel poh 
rheolau ereill o’r fatli yma, y niae gan hon lawer o eithriadau. 
Y mae gan bob gwlad o'r un gradiì á lton ei thymmorau sych a 
gwiawiog. Nid o(-s aclios i mi yiua egluro yr achosion o’r 
tymmorau hyn. Und y mae yn beth a lideallir yn eitliaf, beth 
bynag yn awr. 

Dechreua y tyminor gwlawiog taa y eyntaf o Dachwedd, a 
pharhâ liyd Elirill. Yn ystod yr liHimer cyntaf o’r amser 
gwlawia yn aml ac yn drwm yn agos bob dydd, yn gyffredin yn 
y prydnawn. Cyti gynted ag y declireua y gwiawogydd. ac y 
meddaìlieir digon ar y ddaear galed a chrâs fel ag i’w gauiatâu, 
declir.uir aredig. a liauir liàd, lei a y geilw yr amgylcliiad, y * 
ystod yr lioll dymmor gwlyb. l’au dderfydd y gwlawogydd, 
derfydd yr hau yn liolo!; ac yn ysio i yr amser o Ebrill hyd 
Tachwedd, y mae ganddynt un wybrcn anghymylog. Yna fe 
wywa pob gwyrdd iysieuyn nas gall wrthsefÿll y syclider yma,- 
ac erys ei w reiddiau, fel y gwna gwreiddiau ein planuigion ni 
yn y gauaf liyd oui ddeclireiia y gwla» drachefn. yr hyn sydd 
yn amser gwanwyn idilyntliwy. Vn awr, pau y mae petliau 
yn bod feìly. riiaid ei fod yn ddigon amiwg i undyn, mai po hiraf 
neu ddiweddaraf y parha y gwlawogydd, po fwyaf a plier- 
ffeithiaf y bydd eynuyrch y tir ; a pho fỳraf amser y gwlaw, 
po gynnaraf y sych y cy fan i fyny, ac y torrir y cnŵd yu fỳr. 

Bygytliiwyd yr Israeliaid yn aml gan Moses a.'r Prophwydi, 
mai pan yr anufyddliaent yr attelid y gwlawogydd. Pe yr 
attelid hwy, rliaid eu bod, wrtli gwrs, yu peidio a pharhau 
eyliyd. Yn awr, y gwlawogydd a ddaethant niwedd y tym- 

or gwlawiog, ac yn enwedig y rhai a dd^i^sut ar ol vr am- 



33G 


DDSORtf SKiON. 


ser arferol iddynt beidio, a ahryd yn ddiweddar wiaw. Ycri- 
wanegai y cawodydd aclilysurol liyn. os parhaent drwy amser 
addfcdu y flrwythau a’r llafuriuu, lawer at eu digonedd a’u per- 
rfeithrwydd. Caífai eu hattiliad yr tffaith wrthty fer yniol. 

Y mae attaliad y diweddar w law. a’r addewid o’i ddychweliad, 
yn betliau y llefarir yn aml arn »ìany‘ t yn yr ysyrythyr. Mae 

V diwcdd.tr wlaw yma wedi cae! ei attal am ganrif ar ol canrif, 
hyd otii ddygwyd y wlad i’r sefyllfa y cawn hi yn awr j ac ni 
all fod nemawr ammheuaeth nad dychweliad y gwlawogydd 
hyn etto a fyddant y moddion a ddetnyddia Duw, i adferyd y 
wlad i îd ei ffrwythlondcb eyntcfig. i' > na feddem ysgrythyr 
i’n cefnogi yn y meddwl yma, hydde.n yn ddigon sicr o hono, 
oddiwrth y ffaith anianyddoi sydd iiiiigon gwyWodus, y fod pol> 
tiryn gofyn rhyw faint o wlaw i gario yn mlacn y dadansodd- 
iad o sylwedd mẁuol mcwn cyflawnder dij-unol er diwalliad 
biynyddol y cnydau. Y mae hyn yn an ghen; lu id io! neillduol 
yn y fath ffurfiaal daearfeidrol ag sydd i wlad l’alestina. I'elly 
y gwelwn nad oes un rhwystr gorfodol ar y ftordd, canys y raae 
gau I)duw y moddion wrtli ei law, pa bryd byuag y daw 
yr amser iddo ef ei wneuthnr. 

Arn y cyfnod yma gallwn oll ddefnyddio nn o’r dywediadati 
sydd mewn gweddi Iuddewig, — “ Hwylaseil yr Arglwydd hyn> 
hyd y uod yn ein dydci ni.’ Ac y mae nn ffaith, yr hon a aodat' 
ag sydd yn ymddangost'el pe yr atebid y weddi yma, ‘hyd y nod 
yn ein dydd ni;’ canys oddiur y deehreuwyd gwneuthur yr 
y nidrechiudau a wneir yn awr tuag at sefydìiad yr Iuddewoti 
yn Palestina, syrtlnodd y gwlawojydd yn fwy nag y gwnaeth- 
»nt ant lawer oes fiaenorol. Ki ofynir un gofyniad yn amlacli 
ynghylch y wiad yma, ná • Pa heth a wneir i’w hadferyd rhag 
ei lianffrwythlondeb?’ Nid wyf yn deail y geìlir rhoüdi gwell 
atebiad nâ hyn — Gwrteithiwch lii, ac ymddiriedwch yn Nuw 
Abraham, Isaae, a Jacob, ant y ‘cynnar a’r diweddar wlaw.’ 

'O fewn der.g mlynedd. y mae y diweddar wlaw yma, fel 
ffaith wirioneddol, wedi ymddnngos etto. Y mae y blaid a aeth 
o’r Americi ymwneyd à thrafudaetlt aniaethyddol yn Mhales- 
tina yn deall drwy y trigolion eu bod wedi cael cawodydd yn 
ddiweddar yn Ehrill, nr ol terfyn y tynimor gwlawiog arfer- 
ol, yr bon ryfeddod ui welwyd erined ;an eu cyn-deidiau am 



ÜW30RN SEI 1N. 


391 


genedlacthau yn ol. Cyd-dystia y blaid yraa yr un ffaith hefyd. 
Wedi bod yno am ddau neu dri thymmor, y maent wedi gweled 
syrthiad cawodydd breision yn Ebrill a Mai .” — Golygydd y 
“ L eseret News." 


DESEE F/T. 

A G VL' IEITI1 WYD GAN’ MR. WM. GHIFFITIIS, FONTARD A WE, ALLAN 
O’R “ MORMON.” 

Chwi Seintian tuag ymaedrychwch yn awr, 

I wlad y gorllewin, — mynyddoedd sydd fawr, 

Lle gwelir dyflfrynoedd mewn gwisg werddaf îr, 

A’r awyr mor bured, a’r wybren yn glir; 

Eich aros chwi y ma a’u gwèn ar eu gwedd, 

Mae rhyddid ac iechyd, digonedd a hedd. 

A gwelwch ein baniar yn lledu o hyd, 

Tra syrthia yn chwilfriw deyrnasoedd y byd; 

A phob amherodraeth ddarfyddant yn llwyr, 

Ond arwydd ein rhyddid a bery ’n ddi-ŵyr; 

Cyhoedda i’r lliaws mai dedwydd a rhydd, 

Yw meib y mynyddau, — byth felly a fydd. 

Maent hwy heb ymarfer â bywyd difudd. 

A rhodiant fynyddoedd dan eira yn nghudd; 

A hwy yn feddiannol ar iechyd a gwaith, — 

Y neb a’u hymlidia gaiff siora ar ei daith: 

Fe wel er ei ofid mai dewr galon hy’, 

A gododd y faniar o ryddid i ehwi. 

Dewch ’nawr o bob cenedl b’Ie bynag yr y’ch, 

Rhai dofth a rhinweddol, daionus a gwych, 

Can’s yma arosa gwir ryddid, — a’i lais 
Yn felys adleisia o’r bryniau heb drais; 

Y llais per a wnaethai ei dewrion yn llon, 

I ymladd wrth ochr y dewr Washington. 

Yr ysbryd gynhyrfa y dew’r yn y gâd, 

X ymladd dros gartref, ei ryddid, a’i wlad, 

Ein heiddo fydd heddwch a rhyddid ynghyd, 

Tra 'n dilyn ein gwaith rhwng y bryniau o hyd; 



392 


UI>GOKN 8HION. 


Diwydrwyrtd a’n tywys i gyfocth a licdd, 

Ao un'iob ac iechyd tu yraa i'r bedd. 

Pan fydd y bendithion odii’r rth ereill yn ntliell, 
Pan fydd ein gormeswyr yn y dywyll rìilu gell, 
Ein baniar fyrìrì etto yn uchel i'r làn. 

Ac yma byrìd cartref y rìewr, — a’i hofffan ; 

A Seion mewn rhinwedrì gynnyrìda ’run wedd, 
Adnebir hi ’n mliob man — “ Y deyrnas o hedd.” 


UDGOHN SEION, 

V E I’ 

£erfn j) 


DYDD SADWRN, RHAGFYR 8, I85S. . 

Newyddion da i Ymfijdwyr ! — Yr Ymfuìiad, ymfudo, a« 
ymfudwch, yw gorchymyn mawr yr Arglwyrìd a’i weision i’r 
Saint gwasgaredig drwy y byrì yn y dyrìdiau hyn; arìref, adref 
yw eu galwarì uchaf ac amlaf yn Seion. ac oddiyno rìrwy ei 
holl gyssylltiadau ; prif waith pob Llywydd a ferìd ysbryd 
Seion yw gosod Saint ei ofal ar y ffordrì oreu i ymfurìo, ac nid 
oes sôn a siarad am drìim yn mlilith y Saint gymmaint ag sydd 
am dalu eu dyledion o bob natur i bawb, yn enwerìig i Eglwys 
Dduw, yn barotoadol i ymfudo. Mae ysbryrì yr ymfurìiad wedi 
llanw y Saint â’r fath awydrì, nes mai y miwsigalanwa ein 
elustiau yn mhob lle yr awu ydyw, — ■' A gaf fì ymfurìo y tro 
nesaf?” “ O, cofiwch am dauaf fi betfi bynag, yr wyf wedi bod 
yn yr Eglwys er ys saith, wyth, rìeg neu ych ■ aneg o fiynydrìau, 
ac wedi gwneyd fy ngoreu. ac oni chaf fyned eleni tnrra Uinyn 
au fy nghalon.” Mae taerineb tlorìion ein Duw yn n twyneb eu 
gormesianta’u hawydd, ac wrth gofio y breintiau mawrion sydrì 
yn eu haros yn Seion, bron a syfrrìanu ein clustiau. ac wedi bod 
er ys amser maith yn tynu ocheneidiau o’n calon ar ein Tad 
galluog i ateb eu cri, a hyny yn awr-, ac mae yn llawenydrì cyf- 
erbyniol genym allu hysbysu fod y nefoedd yn ateb eu hymbif 



DUGOUN 8BION. 


383 


'au taerion, ac fo<l dydd eu gwarcdig.ieth wedi gwawrio; fod 
Ysbryd y cariad yn meddalhau calonau eu l.ro lvr galluocach 
yn ganmoladwy ; fod eu Llywydd tadol yn Seion ei hun eisoes 
wedi anrheguy D. Y. Barliaus â deuddeg mil o bunoau. yn dai> 
'ie, ei dy ei hun, ffermydd. tiroedd. melinar, &c. i’r dybcn pwr- 
pasol 0 ymfudo y ffyddloniaid, ac mae y ffyddlonaf, adiifwynaf 
a’r duwiolaf yn cael eu dethol yn awr i’r graddau ag ygwerthir 
yr eiddo hwn yn y wlad yma. ac fe barheir i ddetliol mor gyf* 
lym ag y gwerthir ac y ecir arian i law i’r perwyl hyny. Dyr- 
chefwch eich penau. a llawenhewch chwi ffyddlonhiid, mae am- 
ser ymwared cannoedd os nad miloedd o honoch wrth y drws ; 
ymysgydwch allan o bob anobaith a difatjrwch, ac ymbarot- 
owch a allwch. 

Tra ar y mater dyddorol hwn. dymunwn ar yr holl Lywydd- 
ion drwy’r Dywysogaeth chwiiio allan, ac anfon i ni enwau, 
oedran, galwedigaeth, a chymmwysderau y personau hyny a’u 
teuluoedd, a fuont ffýddlon yn yr eglwys er ya chweeh ac ucliod 

0 flynyddau i ddechreu, pa sawl blwyddyn er pan y maent yn yr 
eglwys, a’r geiniog uchaf a allant hwy eu liunnin gynnorth- 
wyo eu hymfudiad — dysgẁyliwn hyn y cyBe cyntat'î Ac wrth 
ymddiried y gorchwyl pwysig hwn i’r Brodyr, hyderwn y r 
ymlidia Ysbryd y I>uw didderbyn-wyneb bob pleidgarweh ac 
anghywirdeb dyben yu mhell o’u llygaid; na fydd i flaíriaeth 
bryncdig, dy)anvad perthynasol, na dim arnil i lieri iddynt 
basio heibio drws bwthyn neb teilyngach i ysgrifenu enwau 
rhai llai teilwng, eitt r y bydd eu llygaid yu sena! at Ysbryd 
ac amcan Duw drwy’r Llywyddiaeth yn Seion, Lerpwi, ac oddi- 
yno atynt eu hunain. 

Heblaw yr anrhegiado £12.000 mae gofal doiomis y Llywydd 
Y'oung dros y Saint yn amlwg yn ei waith yn dylanwadu ar 
bawb yn Seion i gyfranu at y gwaith da o ymfu io y tlodion 
a’i gymhelliad taer ef yw drwy gynghor ac esiampi ar i’r Saint 
a feddant arian yn y w!ad yrna eu gwneyd yn wasanaethyddul 

1 fudo y Saint, naiì! ai drwy eu trysori gyda y Llywydd Bich- 
ards, prynu y meddiannau a gynnygir genym ar werth vma, 
fel y bo ganddynt le i fyned iddo ar eu cyrhaediiad > uo, neu ar 
unrhyw ammodau cyfiawn arall a ddynninant. Yn ychwaneg- 
ol at hyn etto. hysbyswn yr hyn a ystyriryn destun gorfoledd 
i bob un a fcdd awydd dyledus i fyned i Seion, sef yw r , pan 



ÜDGORN SEION. 


334 

oeddem yn Lerpwl yr wythnos ddiweddaf, drwy garedigrwydd 
y Llywydd Hiehards, yn nghyfeillach vr hwn yngliyd a’i gyng- 
liorwyr, a lliaa s o Hennriaid o Seion, cawsom lawer o ddyddan- 
wch, iechyd, a mwy o newyddion cysurlawn am Seion a’i hes- 
tynfyydd na.g a ddeil y rinfyn hwn, yn unig, yn awr, dywedwn 
i ni welci llytliyr oddiwrth y Llywydd Young, yn annog y 
Saint i ddyfoiì yn wersyl'oedd ar draed o’r wersyll-fan olaf, gaa 
gludo eu poliyll, a’u hymborth am ychydig wythnosau, ac ych- 
ydig ddillad gyda hwynt, ar ddauolfcnui ysgafn a wneir yn 
íiwipasoi i'r ymgyrch, ac a lusgir gnn y dynion, gyda hwynt 
caifant ychydig bedrolfenni a lusgir gan fulod neu geffylau i'w 
helpu i gludo ,y m'Dortli, ac i fod wrth law pe dygwyddai an- 
ti'awd, afiechyil, neu tfaeledd yn mlilith y llu : caffant wartheg 
llaeth hefyd gyda hwynt at eu gwasanaethj bernir y gaUai yr 
ymfudwyr yn gyffredinwl deltliio yn gyflymach o lawer nag y 
gall ychain fyned, yn enwedig wedi ymarfer am ycbydig ddydd- 
iau. Addawa y Llywydd anfon pedrolfenni o Seion ag ym- 
bortb i’w cyfarfod, efallai hyd Fort Laramis, sef hanner y 
ffordd, neu yn mhellach, yr hyn a gynnorthwya yn fawr i ys- 
gaftihau eu Uwythau ar y rhan olaf o’r daith. Ystyrir na 
ehostia y daith i Seion fel hyn nemawr dros hanner y gost o 
fy üud gydag ychain, ac uid Uawer mwy na hanner yr amser; 
ac fojly niwy na dyblir rhifedi yr ymfudwyr urwy y cynllun 
liwn ;\r y ni’er a elai ar yr un swm o arian yn y ffordd arall. 

Nac arswyded neb rhag y cynihin hwn, canys i ni, ac i bob 
un a fu ol a blaen ar hyd yr holl tfordd i Seion, ymddengys yn 
amlwg ia'vn lawer o fanteision yn y 9ur.ì4 hon ar yr hen ffordd 
ychain-aidd ; credwn y gallai yr ymfudwyr fyned i ben eu taitli 
ìiiewn dwy ran o dair, os nad yn Imnner yr amser, a hyny heb 
orfod cerdded ncmawr neu ddim mwy nag a wnant gyda’r 
\ cliair. Galiiint orphwyso yn awr yu yr amser a gymmerid 
gyr.t i wylied dros yr ychain y nos, chwilio arn danynt ar ol 
dmiic o lumynr drwy stampeed , neu i’r Indiaid eu lladrata; ni 
byudsá angheii i hanner y gwersyl! eu gwylio rlrag gwenwyno 
eu hunsin drwy yfed dyfroedd yr alcidi, & c., a byddent filldir- 
oedd ar eu tfordd yn heinyf a chalonog fel hyn, ar lai o redeg 
nag ocdd gynt i gael yr ychain i gychwyn, Ireb sôn am y 
gwueyd pontydd, f codi o’r liaid-hyllau a'r ffbsydd, a’r ajnser' 
a gynimerid.i drwsio peJrolfeuni beuuydd yn torri. 



rnnop.N seion. 


395 


Mantais fawr ara!I a geir yn y fforrìrì lion yw y gallai yr 
ymfudwyr fynetl yn eu blaen yn ddioedi, ao felly arbed yr 
iitiecbyd a’r gost, a'r colli bywydau canlynol a fu i’r arosiadan 
am flsoedd yn Kansas neu Atchinson tra yn aros am ychain, 
pedrolfemii, neu i’r horfa dyfu er eu porSlri; arbedid fel hyn 
ddijou o amser i fod âr ben eu taitli, unie yn d.-bygol cyn y 
cynheuaf. yr hyn a fyddai yn ennill mawr i’r ymfudwyr ac i 
amaethwyr Seion. 

<:welodd yr hen hrophwydi Saint y Dyddiau itiweddaf yn 
ffoi adref o blith pob cenedl, ar elorau meirch a mulod, ac nid 
annhebyg yw yr ymgyrch dan sylw. Diau y mawrygir un- 
rliyw gynllun h’u cluda i Seion, 03 esgetilusir hwn, pan y dy- 
nesa y rhyfeloedd yn nes-nes atync. pai y r.ioddir mewn 
gweithrediad yr hyn a ddaroganir yn gyffredinol drwy’r wlad, 
eef codi milwyr drwy goelbren, a pliau na fydd dyn yn ddiogel 
ar hyd heoiydd tref na gwlad rhag crafangau y Press gang, 
Bydd, fe fydd unrlìyw ftbrdd gyrhaeddadwy i S. on yn wertli- 
fawr os cyrhaeddadwy y pryd hyn, hefyd pan y ft’arwelia y gwr 
a’i wraig bob tro ara efallai yr olaf wrth adael drws ei dý i 
fyned at ei waith; pan y sylla, am a wyr, y gip-drem 
ei deulu pan elo o’u golwg, a phau arswyda ae y chwysa wrth 
gerdded yr heolydd rhag arswyd dynion fwy nag yr arswydodd 
erioed rhag bwganod y gwill, a phan yr arswyda rhag amddi- 
ffynwyr yn fwy nâ rhag ymosodwyr ar ei wlad ei hun. 

Eithr wele ddrws cefn yn agored yn awr i’r cìoeth a wèl y 
drwg o bell, ae a ddewiso ddianc rhagddo YniEhwilied pob un 
i'w alluoedd ei hun, oni all efe gael wyth punt, pa faint yw yn 
fyr o hyny, ac i’r dyben o wneyd y swm i fyný; ymaith a’r hen 
ddelwau, meddwn etto, oddiar ar eieh parwydydd, y rhai a 
addolwyd gan eich hynafiaid er ys oesoedd ; ymaith a’r clociau 
a’r watches, yr addurniadau, y modrwyau, îe, ac hyd y nod y 
dilladau gwychion a ddarperid erbyn blynyddau dyfodol; 
gwerther yr oll ond yr ail bâr o ddillad i newid, er crynhoi yr 
£8, yn hytrach nâ bod ar ol yn ysglyfaeth i bláau, a chŵn 
rhyfel Babilon. Ni fedd y sawl aesgeulusa hyn, os yn ei allu 
i fyned, un liawl i honi nodded Duw clrosto os arosa ar ol, fel y 
hydci gan y sawl na all fyned mewn un modd y tro nesaf. 
Gwneler hyn yn beth penaf a blaenaf, a gadawcr i ni wybod, 
mor gynted y bo modd, pwy a all fyned gyda chwmni y ddauol- 



396 


ODGOBN tstrotí. 


'fen. Dichon fod brodyr a chwiorydd heinyf ac iachus, a chan- 
ddynt fodd i fyned gyda y gweddeuau ycliaiu am oddeutu 
prisoedd y llynedd, a gymmerant gymmaint o druaaredd ar 
frawd a chwaer ffyd llon arall sydd yn anallnog o hono ei hun 
ag i fyned eu dau neu ddwy gyda y ddau-ol ien ar g.ist un gyda 
y llall— dyma’r ifordd i wnuyd i arall fel y dymunech gael ; 
cofier mai brodyr ydym, ac mai un yw ein dyben. 

Wrth y trydydd dosparth o ynifudwyr dywedwn. Os na all- 
■wch gael modd i ymfudn yn yr hen tfasiwn, sef gydag ychrdn 
fel y llynedd, yr hon sydd rhy hen a phwyllog i ganmol llawer 
arni, ac os na allwch fyned gyda y ffasiwn newydd am hanner 
y pris hwnw, neu os na fyddwch yn mhlith y dedwydd rai a 
ystyrir yn ddigon heu a ffyddlon i gael eu eludo, gwnewch bob 
ymdrech i ymfudo i’r Taleithiau, serch myned ar gostpobpetln 
sydd o lai gwerth nai gwaredigaeth. 

Er y cynghorwn i wneyd y darpariadau hyn, agibob un 
fod mor barod ag a fo yn bosib! idùo, ie, pe caffai oml un dydd 
o rybuìd, etto oyngliorwn j’r Saint ymddwyn mewn doetliineb,. 
a pheidio dyrysu eu liamgylchiadau na cholledu eu huuain hyd 
nes y eaífant sicrwydd y g.ajlaut ymfudo drwy hyny. Gotyn- 
odd ein Harglwydd gynt i’r 8aint fod mor barod i'r alwaii byr- 
hwyll, ftìl os ar beu y tÿ uà.fyddai ranl myued i fewn i'r tỳ cyn 
cychwyu, neu os yn y maes na ddychwelai adref i ymofyn ei 
gochl ; uad arhosai i gladdu y meirw, i ffarwelio á plierthynas- 
au, nac i ddim andl. ond myned; ac fe fyddai yn ddoeth i’r 
Saintyn awr fo 1 mor barod i alwad bynhwyll ag y gallant. Nid 
oes geuym ddigon o uyiid i gredu y caili'pnw b o’r rh d »g y 
cymmerwn eu henwau ymfudo eleni, ac ni altwn beiiderfymi yn 
fuan efallai, pwy o lionynt a gaitf y fraint, ond caffant gym- 
rnaint o ryhu.I.I ae a allwn ro.idi iddynt. Ac hefyd mae y 
nit'er yn yiiiddibyiin ar haelioni y cyfoethoyion i raddau i 
brynu y mnldianiiau ag y soniwyd eisnes, a’u cyfraniadau i’r 
D. Y. Barhaus. &c 

Wrth yr holl rui a f» liadant ymfudo gyda yr hen gynllun, 
yr un newydd, ncu mewa nnrhyw ffnrdd i Seion ueu y Taleith- 
jau, dywedwn, os liyd.i o ry w werth y.au.Idyi t gael ein c« mni- 
aetli ni, ymbarotoant erbyn diwedd Chwefror o bellaf, ac 
liyderwn na arosa un yn ngwuddill a fedd fod i i fyned 

ü barthed i'r meddiaunau eyfeiriedig sydd ar werth, dywedc 



TJDGORN SEIOÎí. 


397 


wb fod genym dde9grifladau o honynt, a gaîwn ar hawb a ddy- 
muna sicrhau dcwisiad, i wneyd hrys. canys mae amryw o 
honynt wedi eu gwerthu eisoes, ac yn ol pob tebygolrwydd ni 
cheir cynnyg ar y gweddillyn hir. 

“Udoorn Seion,” am y gyfrol ddyfodol — Dysgwyliwn fod 
pob Llywydd Cynnadledd yn darparu eisoes fel arferol ar gyfer 
lledaenu cylchiediad tin l!c» ioun ar ddechrcu y flwyddyn, eu 
bod yn gos> d eu holi ddospnrthwyr, llywyddion y cangenau, 
a phawh a fedd ddylanwad i grynhoi enwau ychwanegol o dder- 
bynwyr, mae y gobaith a feddir y bydd lluoedd yn ymfudo yn 
y gwanwyn nesaf yn profi yr anghenrheidrwydd o yraroi at 
hyn mewn pryd. Pe y Ueiheid ei çyìchrediad bydded hysbys y 
gorfodai hyny i godi yn-eibr s, yr hyn m ehaniatà y Saint i 
fod. byderwn, canys gwcN iddynt gael dau nac un am ddwy 
geiîẃog, pe y rhoddeut un o’r ddau i gyfail!. Mae eu öyddlon- 
deb yn yr amser mynedol yn peri i ni gredu nad oes anghen 
dweyd chwmneg nâ'u hysbysu — Mae eich Udöorn yn dymmo 
chwythu i chwidûuau Seion amýhcyddyn etto. 

Y Dylbdion am Lyfuau,— Dioichwn yn fawr, ie, yn fwy 
nag a aliwn hysbysu i bawb a dtihjnga , o Gaerdydd i Fôn, am 
yr hyn argoelion a gawsom yn ddiweddar o welliant yn y fus- 
nes bwysig hon ; etto ni fynwn i’n canmoliaeth achosi lleihad 
y gronyn lleiaf, ond yn hytrach ymadnewyddiad mwy fyth i 
dalu yr hen ddyledion sydd yn aros am lyfrau. Cofier fod 
diwedd y flwyddyn a ddylai fod yn ddiwedd ar y dyledion yn 
agoshau — wrth y drws, fel nachawn eich coffhau oud rhyw un 
waith etto am byny, a chofler mai cywilydd fydd i neb Llyw- 
ydd na dosparthwr ofyn cymhorth i ymfudo cyn cwblhau y 
ddarpariaeth anhebgorol hor. Mae y tipyn llwyddiant a gaed 
ar y tipyn ymdrech a wnaed yn ddiweddar, a diolch am dano 
meddwn etto, yn profi fod hepian a chysgu wedì bod, ac nad 
ocs eisieu ond detfroi tipyn chwanegi orpheny gwaith, — detfroer 
yrite, y ridau lygad yn llydan agored. 

Ar r Llywyddion. — Galwn sylw yn brydlon fel y cymmer- 
er digon o amser í barotoi y tro hwn. a chael cywirdeb yn y 
CynnrycHoliad hanner blynyddol yn fwy nag a gafwyd o rai 
nuuiau yn yr olaf, arferer pob manylrwydd a aller er cael cyn- 
nrychioliad cywir. Hefyd cofier am gyfrifon y cyfraniadau at 



398 


ÜD'.ORS SKm>N 


y D. Y. Barliaus, gnghyd ag e.nwau y CangenauU! a’r aurhegton 
at y Deinl ag enwau y Trysorwyr, i f d yma y dydd nUf o’r 
flwyddyn. Adgoff iiawu! y fod pob Llywydd Cynnadledd weo'i 
rhoddi ei air y telir yr oll a ofynwyd ar ei Gynuadledd at y 
Deml erbyu diwe Id y flwyddyn, a chofied hefyd fod anrliydedd 
ei air, yr hwn a ddylai fod yn werthfawrocaeh yn ei olwg nâ'i 
fywyd, yn ymddibynu -ir gyflawni yr addewid hon. Hawddnch 
fydd ymroi i gryuhoi y swm nà ffurfio esgus digonol yn ein 
golwg ni i'w esgusodi os peiciia a gwneyd y cyfan i fynu yn 
brydlon! 4 

Marwoi.aetu v Li.ywrnu < litsos Srencer. -Dan cldwys 
alâr a theimUd o ofi i caion eyhoeddwn farw'olaeth ein hanwyl- 
aidd a’n hyglodus frawd Spencer, yr hyn a gymmerodd le yn 
St. Louis, ar y 15fed dydd o f.s Hydref. Gadcwodd deulu 
Uiosog ac anwylaidd yn Nin.is y Llyu Hal.-n Mawr i alaru eu 
colieci. Caẁs.mi y pleser o adnabod y Br. Spencer er yn fnreu 
yu Nauvoo; ynghanol terírsgluoedd ereulon, safo 11 yn wrol 
o blaid amìidiffynwyr y gwir; ysgrifenodd amddiffÿniadau 
oampus o Joseph Smith pan yn ngharcshar Carth.rge, a tlirwy 
gannoedd o fiiltiroedd o wla.t y terfysgwyr aetli a hwynt at 
Lywydd y Dalaeth i Springvìile; daddwyd ei wraig yn yr 
anialwch, yn 1S47. tra yr oedd efe ar genadiaeth yn Lloegr, Ue 
y bu yn Uywyddu yri Uwyddiannus am dros ddwy flynedd, ac y 
mae miloedd a dystiant y Ues a’r goleuni a fwynhasant drwy 
ei gynghorion doeth, a i oìygiaeth o’r ütar yn y cyfamser 

Wedi dychwelyd i Seion ni fH yn segur, oud gorlwythwyd ef 
â Swyddau o gyfrifoláeb mawr, y rhai a anrhydeddodd yn ddi- 
eithriad. Teithiasom gydag ef dros y Plains yn ol ar ei gen- 
adiaeth i Prussia, yn ei fawr nychdod ni rwgnachai, ond yn 
ufydd aeth — ei draethawd yspleuydd ar y genadiaeth hono a 
arddengys ei rinwedd a'i wertii. Dychwelodd yn ol yn 1853 
gyda chymmeradwyaeth, eithr uid i aros nemawr fisoedd cyn 
*i appwyntiwyd ef i fyned dracìiefn oddiwrth deulu ieuanc ac 
anwylaidd i blith ceuedl wargaled yn y Taleithiau, a bu i n 
Llywyddu yn Cincinatti, Ohio, ac yn ohebydd medrus i’r 
“ Luminary,” y “ Mormon,” &c., hyd nes ar ymadawiad y 
Uywydd Snow yn yr Hydref diweddaf i Seion, gosodwyd y 
Brawd Speucer yn Olygydd ar y “ Luminary” yn ei absennol 



rDGoíl' SEMS. 


aoö- 

deb. Yn y cyfamser, a cliyn hyny, gwnaeth fwy na’i allu corlf- 
orol yn ei genadiaeth yn nihlith yr Indiaid Cherolcees, Ue y 
gadawoiid ddylanwad daionus ar ei ol a drws gobeithiol wedi 
ei agoryd i’r efengyl fyned i’w plith: oddiyno dychwelodd i St. 
Louis dan ddylanwad afieehyd a aeth ag ef mewn ychydig 
wythnosau i wlad well, yn niheli tu uchaf i gyrhaeddiadau 
elefydau, poenau, pangau angeu a bradwriaetliau terfÿsgwyr 
gelyniaethus — yn iach eliedodd ei ysbryd dewr a galluog i 
blith ei gvd-filwyr arfaes y gwaed a’r gofid— yn iaeh a buddyg 
oliaethus y mae heddyw yn eyd-seir.io yn ngliynahorion ei 
frodyr fry, fel ag y gwnaeth ymaj ae mor hollol ewylíysgar 
eydweithia gyda hwynt tn draw i’r llèn i ddatgloi earcliarau 
oesol, ac i belydru i niewu i’w celloedd oìeuni etengyl yr hedd. 
Nid llai gorfoleddus yw gan luoedd y carcharorion a garc.hur- 
wyd yn gyfiawn glywed miwsic ei I»is nag oedd gan filoedu tra 
yma, ac nid ìlai ei ddewrder yno ” i ddwyn y eaffaeliuid oddiar 
y cadarn” nagoedd yn y iuehedd hon. Ynofel yma, diilddiw- 
edd ei Ofieiriaeth, dirieríÿn «.i waith, ae annifianertig ei goron. 
Mawr yw ei frnint, ae ni plietrusnn ddymuoo boed ein diwedii 
ni gystal à diwedd y Brawd Speneer. Eithr er i ni í’eiddio 
eronielo hyn o weithredoedd ein hanwyl frawd, hraidd fel pe na 
allem lieidio, nid y’m am i neb feddwl fol yr awgryiniadau 
brysiawg hyu a uofiant gyntaf i wyneh a glàn hen fôr o goffnd- 
wriaeth yn cynnwys lioll na nernawr mewn cyfl’elybiatth & 
fawredd, hynodrwydd, galluogrwydd, flyddlondeb na defnydd- 
ioldeh yr yinadawedig; O, na, nid ydynt i’r perwyl, nac er 
rhwystro galluoeaeh iiaw i wnenthur gwell cyfiawuder â’r 
teilwng wron ar y p«vne liwnw, pe bae eisieu help gan rywuu- 
eithr ei weithredoedd a'i eanmola ef, ac y niae ei fyw graffiad 
mor ddwfu ar gôf ei gydnabod tel na wellid ef gan farwnâd 
med rusaf 

Owywaith ymweiodd â Ciiymru ar ei hynt, a pliwy a’i gwel- 
odd ae a’i ely wodd a all ei augliofio? Frwytli ei lafur hyth a 
erys yn gofadail i’r oyw a’r marw ; ae am ei ’• Lythyrau at Mr. 
Crowell,” drwyddynt hwy gwelodd Uuoedd dywyllweh andwyol 
cyfeiliornau yr oes. Efe wedi cael ei ddwyn i fyny yn athro- 
feydd blaenaf yr Amerig. a dringo gyda’r uchaf i bwlpudau 
Sectyddiaeth, oedd o hyny y galluocaf i ddynoethi ei thwyll a'i 
hygoeledd, yr byn a wnaeth mor eglur yn y ilythyrau campus 



DDGORN SEIO». 


400 

dan sylw, nes y diolcha miloedd ond olid i’r Brawd Spencer 
etto. heblaw a tu, uni ajjoryd eu llygaid mewn pryd. 

Wedi cyfeillachaìirwcli anwylaidd ag ef, ac o hyd yn anwylo 
am tu* dwsin o flwyddi, pwy a all beidio hiraethu ? etto, nid 
fel lieh obaitli, iliulcti am hyny, ond fel rliai yn dyoddef y golled 
fwyat' drwy ei ennill ef. Dydd yr yuiweliad ameer yr adferiad 
neu til gynt. ic, dydil ein tranc hyderus obeitbir y cawn weled 
wyneh siriol y Brawd Spencer etto, — er nior felys y sôn, mil 
gwelt y mwyritiad ; etto, nid cyflawn y gort'oledd liyd y dydd, 
y Jedwydd ddyiid, pau mewn anfarwoldeb y mwynheir an- 
chwiliadwy olud ein Tad i’w blant drwy eu Brawd hynaf— 
dioich idt'.o. 


Tuhadau at Ddtjhd Cynnadìcdd Orllewinol Aforjanwj o Tatcft. 

23 ain hjd Iihag. 5med. — (ì'r Addewidion CjntaJ.) 

£ «. d. ' £ s. iì 

A iii • Griives, Aherceiittiii... . 0 2 (ì | Jaut* Wiiiains, St. Brides.... o 1 n 

Yr aiì Adileicidion. 

Blias' «íot*es. Cwntliach. 2 10 < D*vitl Davies, Newtnn...... 0 2 0 

Lmiisa Rnse, Abeltawy 0 I 0 | Kees Jmies, C»malou 0 5 i) 

Tlmmas Fisln-i ettn 0 7 I) | — . 

D;iviO Lli welliti Wick 0 2 0 1 Cwlil £3 12 0 

Bîlzabett) Li>iveiljn,etti 0 2 0 ! 

D. S. Mae y personau canlynol beb dalu eu haddewidion 
Cyntaf: — Joltn doues, Aberafon; John Groves. &c.. John 
Aitams. &c., Ann Joneä. John t.lywetlyn, &c., Abercenfug, J. 

JJayics, &c., Alltwen : Abel Lloyd, Cwmafon; Johit Morris, 
Cwmbwrla: Sarab Jones, Cyfyng; David Abel, Setli Dayies, 
Ann James, Jolui John, Pyle; Mary Ann Oommons. Mary 
A»n :one, liebecca Knight, John Paliphant, &c., David Lewis, 
&c., Iiees Samuel, &c. — Y mae ereill a dalasant ran. adysgwylir 
i’rcyfryw i’w cwbihaucrbyn y Cynghor nesaf. 

Dlkiivniadaü am Lyfrau o Tach. 21 hyd Rhag. 5. — 
E. Middilton, £-í ; Evan S. Morgan. £4 ; G. W. Davies, £40 
Johu Davies, £ I lüs; Thomas Mergans. £3 ; William Lewis 
£2 lOs. 

**’ Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliariau 
i Cupt. Jones, “ Udgorn Stion” Office, Sicansea. 


C Y N N W Y S | A D. 

ri5D 

Y nry«orfa Ymfudol Barhaus..», a mmom 335 

(iwlad Itrael ac aiidewid lsnieí-.. 3gg 

lv W' ,t 391 

Golittydit aclh — Ncwtdíüon i Ymfudwrr— ‘ Ddgorit Seion’ ain v flttydd- 
yn II". ...I 'I— Y Dylrrlinn ain Lffraii— At y Llyrn.l.lion— Marwol- 
»eih y Llywydu C) r 5011 S>>e»icer 3P2 


4 B E R T A W Y : 

ARGRAFFWTD A CHrHOEDDWYD GAN D. JONES, 



UDGORN SEION, 


J* Kü 


^erni \> ^antt. 



Rhh'. 26.] IÌHAüFYR 22, 1855. [CrF. VIII. 


LLYTHYR Y LLYWYDD B. YOUNG AT Y LLYWYDD 
F. D. RICHARDS. 

Swyddfa y IJywydd, D. Ll. H. Mawr, 
Aledi ÌGain, 1855. 

Anwyl Fkawd, — Wedi ysgrifenu atoch oddiar j maí/diweddaf 
gyda’r Heuuriaid. nid oes genym lawerobwys iddeich hysbysu 
o hono ar na wyddeeii am dano o’r blaen — megys talu ein dyl- 
edion mawrion a ddeuant arnom yn gysson, yma ae yn St. 
Louis, dros yr ymfudiad eltni. Pe buasai genym tua chan mil 
o bunnau y fiwyddyn i dreulio i'r cyfryw ddyben, buasai yn 
rhyw foddlonrwydd i gasglu tylodion yr Arglwydd, er y byád- 
em yn debyg wrth wneuthur hyny o gasglu rhai o dylodion y 
diafol hefyd, a diatìiaid tylodion gyda llaw. Eithr fe ddaw' yr 
amser pan y cawn gymmaint t byna o swm, ac ychwaneg mae 
yn debyg, ond bydd i’r gwaith hyd y nod gyd-fyned â hyny, 
íelly nid wyf yn meddwl y «awn fwy o foddion nag a ofyna y 
gwaith. Ya wir, os eawu gymmaint, bydd yn gyfnod newydd 
yn ein pethau masnachol. 

Bum yn myfyrio p& íodd y gweithredwn am flwyddyn arall. 
Ni ehaoiatü ein mhoddion i ni brynu pedrolfeoni a gweddeuau 
megys ag y gwnaethom yn yr amser mynedol, o ganlyniad gor- 
í’odir fl i ddewis fy htn gynllun, sef gwneuthur dauolfenni, a 
gadael i’r ymíudwyr ei throedio lii, gan lusgo eu liangenrheidiau 
ar y daith arnynt, a chael buweh neu ddwy gyferbyn â phob 
2Ö [Pws lg. 



402 


UDGORN SEION. 


deg o honynt Gallant ddyfod mor gynted, os nad yn nghynt, 
ac yn llawer rhatach, a dianc drwy hyny rhag y clefyd llywod- 
raethol sydd yn flynyddol yn gosod cynnifer o’n brodyr yn isel 
yn y llwch. Mae y niwyrif o wyr yr ycliain hyd y nod yn 
cerdded gyda y gvva<ideuau, gan fod mewn llawer mwy o ofal a 
gofid nag a gaffant wrth fod heb<idvnt. Ni fvd<i eisieu mwy o 
ymbortli arnynt nag a barhâ am 90 o ddiwrn» d >u, o amser eu 
}iyma<iawiad â’r afon Missouri. a chan fod y sefydliadau yn 
estyn i fyny i’r Tlatte, nid cymniaint chwaith. Gellir gwneyd 
y dauolfcnni heb fod dim haiarn yn<idyi«t. ac oiw\ nion cylch- 
edig i<îdynt, wedi eu gwneuthur yn grytìon ac ystrafn, ac fe 
wnelai un. neu os byddai y teulu yn lliosog, ddau o bonynt 
gludo yr oll a fyddai eisi<'ü arnynt ar y pl .ins. 

Os treuir felly unwaith, cewch wele l y daw i lo l y dull 
dewisolaf o grotsi y plnins; ni fv<hl gand'iynt ddim i’w wneu- 
thur ond gyru yu eu bl.ien. ae ni ryteddwn pe teithiai (Jwm- 
peini o’r fatli hyn y daith mewn 00 neu 70 o bdyddiau. Mi a 
wn y gallant flaenu ar unrhyw gwmpeini ychain \\rtli groesi y 
plains. Mae arnaf cisieu gwelcd gwneuthur treial teg o hono, 
beth byang, a chredaf y bydd yn gyst 1 dechreu telly \ flwyddyn 
ddyfodol ag unrhyw amser, a seíylì y gost <ldirfawr o brynu 
wageui a gwe> d uau— yn wir. fe ein gorfodir i wneuthur hyny, 
neu oedi gweithredu yn ol a wehwf yn breseniml. 

Ofnwyf yn fawr y byd<i i weit iredia.ian y flwyddyn hon 
ein rhwystro i gludo allan y ])eiriant gwlan sydd yn awr yn 
ystoredig yn 8t. Louis. yn y m saf. Meddylaf mai gwell fyddai 
i'r ymfudiad ddyfod ar hyd y tfordd ogleddol o Gaerefrog New- 
ydd. neu Philadelpbia, neu Boston, yn eymhwys i I)<linas Iowa 
neu Fort Oes Moines, ac i ( o meil Blufís nior gynted ag y gor- 
phenir y gle<ir-flbrdd. 

Daw i fo 1 o bwys i chwi anfon cof restr o’u henwau i ni, ac 
hysbysu y brodyr Taylor a Spencer, fel y trefnont yn gyfer- 
byniol i hyuy. Os gwnant felly, heb ammheu, gallaf addaw 
iddynt y cyfarfyddir hwynt â lluniaeth ac a ffryndiau yn mheli 
i waered ar y plains, cyn iseled etallai ù Laramie, os cawn eu 
iienwau yn brydlon; gwyddocl) fod gan bawb braidd ffryndiau 
a pherthynasau yma yn awr, felly pan d<ieallont fbd en cyfeilL 
ion yn dyfod, ânt allan i’w cyfarfod. 

Ni cb.ostia eu çludiad trwy L)d inas Jowa neu Fort Pes Moines 



UDGORN SEIOK. 


403 


fwy nag 8 neu 9 doler, ac ni fyddai ond eisieu eu diwallu ag 
arian at brynu ymborth, ac ag ychydig wartlieg, pa rai a ddyl- 
ent fod o'r rhywiogaeth oreu. Ysgrifenaf at y brodyr Taylor 
a ijpencer ymrhylch y ddauolfenni, y dull o'u gwneuthur, &c. 
Wrth gwrs. chwi a ganfyddwch yr anghenrheidrwydd o warèdu 
yr lioll gìstiau coed, a pliob peth afreidiol. Ni ddylent ddyfod 
a dim oud newid wisg. Cistiau tin fyddent yn debyg o fod y 
pethau goreu i gynnwys hyny a ddygant. Pymtheg milltir y 
dydd a'u dygent hwy drwyodd inewn 70 diwrnod, ac wedi y 
cynneflnant â'r goichwyl, teithient 20, 25. ac hyd y nod 30 o 
filldiroedd gyd i phoh rhwyddineb, ac heb berygl o fethu, ond 
aent o hyd yn gryfach a chryfach; gellir cario y rliai bychain 
a’r cleifion os byddant, ar y ddauolfenni, eithr ni fydd oleifion 
yn mhen ychydig amser ar ol iddynt gychwyn. Bydd raid 
fod ychydig bebyll. Ysgrifenwch a fynoch at y brodyr Taylor 

a Spencer ynghylih yr ymfudiad Dealled y 

Goruchwylwyr Teithiol eu dyledswyddau het'yd, a pha bethau 
a ddysgwylir oddiwrthyut, oddiwrtli bwy y maent i dderbyn 
cyfarwyddìadau, ac yn mha fanau, fel y gwneler pob peth yn 
weddaidd ae mewn trefn. Fel yr ysgrifenwyd o’r blaen, eithr 
rhag ofn na chyrhaedda chwi, dywedwn etto, ein bod yn bwr- 
iadu anfon y brawd Lorenzo Snow i gymmeryd eich lle chwi 
yn gynnar y tymmor dyfodol, pan y dysgwyliwn y gwnewch 
chwi a Joseph, ae ereill efallai, y goreu o’ch ff'ordd adref. 
Cymhellwch bobl i brynu y meddiannau agy cawsoch eu hanes; 
easglwch yr oll a a'.lwch i dalu y ddyled yn St. Louis; a dysg- 
wch y brodyr a feddant arian i’w dwyn gyda hwynt yma, neu 
eu hanfon i ni, yu lle eu defuyddio, gan wario pob dimeu o hon- 
ynt cyu y cyrhaeddant yma, ac wedy’n i fod heb ddim i gyn- 
northwyo eu hunain, na neb arall ; fel pan y delont yma y 
byddo ganddynt fodd i ddechreu rhy w fasnach gelfyddydol, neu 
ryw fasnachaeth a íÿdd yn ddefnyddiol er adeiladaeth teyrnas 
Dduw. 

Mae y ty wydd yn parhau yn deg, gan ein sicrhau yr addfeda 
y cnydau diweddar o ỳd, clorou, &c., y rhai, gyda chynnildeb, 
a fyddant ddigon i gyfarfod à pliob rhyw anghenion gofynol, 
hyderwn. 

Yr ydyeh yn debyg o gyfarfod â’r Brawd Calkins cyn y der- 
y niweh hwn, gan ei fod wedi ei ddiwallu â’r modd anghen- 



40 ; 


UDtìOHN KKION. 


rheidiol i fyned trosodd yn ddiaros. Cycliwynodd yn ngliwmnî' 
y brodyr Schofield a Layender, ar y 12fed o’r mis liwn. 

Y raae pob peth yn dda gyda ni, ac amser cyffredinoí o 
iechyd yn teyrnasu. Yr Arglwydd a’eh hendithio. ac a’ch 
eynnaiio y w gweddi eich brawd yn Efengyl Orist. 

ÜUItìHAM Youno. 


UlìuOltN 8EI0N, 

* • 

Nfcl' 

jpcrengj-iíintt. 

I)Y1)D SADWltN, RHAGFYR 22, 1855. 

Yk Ymfuisiad — ydyw prìf destun ein sylwadau y tro hwn 
etto; ac ni wyddom ani ddim pwysicaeh yn awr uag y w iawn 
gytarwyddiadau pa fodd i wneuthur y darpariadau anghen- 
rlieidiol er ymfudo. 7'ra yr hysbyswn y dosparth liwnw o ym- 
fudwyr a ddewisant yinfudo yn ol yr hen gynllun, sef, myned 
gydag ycham a phedrolfenni. y bydd y ffordd yn rhydd iddynt 
oll wneuthur hyny, ao yu go debyg o ran amseryrìdiad a phris- 
iau i’r hyn oedd y Uynedd er dim a wyddoin. ac mai goreu po 
cyntaf iddynt ein hysbysu o’u bwriadau, anfou eu blaen dal- 
oedd, eu henwau, oedrau, gwdad eu genedigaeth, eu tret'edigaeth 
a’u galwedigaeth, a chael eu liarian at hrynu pedrolfenni, 
ychain, ymborth, &e., ar law yn barod i’w danfon ar y rhybudd 
byraf, nid ystyriwn eu bod hwy yn sef> 11 mewn eymmaint o 
anghen o’n cyfarwyddiadau yn awr ag ydyw y dosparth hwnw 
a ddysgwyliant am gymhorth gan ereill nen gan y tìymdeithas. 
Hysbysasom yn ein rhifynau blaeuorol fod symiau o arian wedi 
cael eu cyfranu gan y Llywydd Youug, ac ereill. er cynnorth- 
wyo y Saint a fuont fyw ffyddlonat am yr hwyaf o amser yn 
yr eglwys, a’n bod yn gofyu i'r Llywyddion yn mliob man i 
chwilio allan ag anfon i ni enwau ac oedran y ffyddloniaid, pa 
hyd y buont yn yr eglwys, &c., ynghyd a’r hatiing eithaf a 
allant geunortliwyo eu hymfudiad eu hunain, ac er fod brys 
mawr am hyn, a pherygl i’r ariau gael eu defnyddio at fudo^f 



UDGORN SEION. 


46 » 

lleill a ufuddhasant i’r galwad yn fwy prydlon, ac er fod yr hoii 
Saint yn fyw gan ferw a dwndwr mawr am ymfudo, hysbyswn 
nad ydym hyd yn hyn wedi cael y gofrestr o nemawr gyunadl- 
edd! ac os colla rhai eu hamdden i ymfudo o herwydd hyny, 
beiant eu llywyddion ac nid nyni. 

Er pan gyhoeddasom y rhifyn blaenorol o’r '• Udoorn” deall- 
asom gryn lawer o ddirgeledigaethau tra ar ein hymweliad â’r 
Saint mewu cyfarfodydd cyhoeddus, yu nghymdeithasy Llyw- 
yddion Spencer a Daniels. yn Merthyr a Sir Fynwy, pa rai a 
deilyngant fwy o’n sylw nag o’r blaen ac â'r iawn ddealltwr- 
iaeth o ba rai mae lleshâd y Saifit yn gyssylltiedig. Tra y dy- 
wedwn fod awydd mawr y Saint i ymfudo yn ein synu, a’u 
hymbiliau taerion yn mhob man am help a flàfr yn toddi ein 
calon, dy wedwn hefyd yn eofn — digied a ddigio, fod esgeolusdod 
nid bychan yn mhiith llawer os aid yr oll i ymdrechu heipio eu 
hunain. Wedi deall am y fl'ordd newydd o groesi y plains, sef, 
ar draed, a cliludo eu hymborth ar ddauoltenni, ac na chaniat- 
eir cynnorthwy gan y Drysorfa i ymfudo ond yn y ffordd hon, 
y cwestiynau cyntaf a ddeuant allan o eneuau llawer o frodyr, 
a chwiorydd hefyd ydynt, “Wel, wel, pa fodd y cariwn ein 
bonets, humberellas. parasols, a’n gŵnau sidan ; ac i'e andwyir 
ein shawh drydfawr wrth eu cario mewn cydau ! O’r anwyl, 
ni allaf fi feddwl myned hebddynt.” “ Ië,” ebe ar«U “ nid 
allwn fyued a’n loohing-glasses, ein ornaments, ein china, na’r holl 
ddilladau newyddion a ddarparasom erbyn y daith.” Cwyn? y 
brodyr yn aml eisoes, “ Wel, gwaith ofer oedd i ni brynu 
cynnifer parau o ddillad ean yr /taw/cers, hetiau, botasau, ac 
esgidiau a watches newydd erbyn ymfudo. gan na allwn eu 
cario gyda ni, hel la v ein toi inewn dyled am danyat.” Ydyw, 
mae y dirgeledigaethau a ddarganfyddasoin er ys ychydig 
ddyddiau ar y pwnc hwn yn proíi yn amlwg yr anghen sydd i 
lywyddion chwilio i mewn i, ac iawn gyfarwyddo y Saint j n 
eu darpariadau i ymfudo, ac mae yn ddiammheuol genym fod 
ugeiniau os nad cannoedd yn eia plith a allant wertliu digen o 
gelfi, diiladiu, a theganau afreidiol, ag y galìent wneuthur yn 
well hebddynt, er ymfudo eu liunain i’r Taleithiau, neu ran 
fawr o’u ffordd i Seion. Wrth y cyfryw, dywedwu. nad i gyj- 
oethogion fel hwynt y bwriedir rhoi cynnorthwy o'r wrisn dan 
syiw, eithr i’r rliai sydd rhy dlawd i allu try sori y fath gyf- 



406 


DDGORN SEION. 


lawuder o nwyfau yn eu cylch i fod yn rhwystr i’w hymfudiad. 
Bwriedir “helpu y sawl a helpia ei hunan,” mae’n wir; eithr 
nid y sawl a lielpia ei hunan yn y ffoidd yna, ond y sawl a help- 
ia ei hunan drwy wertliu yr oll a allo er lielpio ei ymfudiad ei 
hun. A phe byddai yn bosibl iddynt sludo y fath ofer-bethau 
ar ddauolfenni, nid ystyriwn y byddai yn onest i neb geisio 
ilogellu pcthau felly, a thrwy liyny amddifadu ereill o’r fraint 
o ymfudo. Y sawl nad yw yn foddlon i ymadael â hyd y nod 
bob peth ond dillad newid, ie, y geiniog ddiweddaf er ei ym- 
fudo ei hun. nid yw yn deilwng o gaej help ereill i ymfudo; 
arhosed hyd nes y lio digon o ysbryd Seion ynddo i wneyd 
hyny, ac na anfuner ei enw na’i goffawdwriaetli i ni am gym- 
horth. A da fyddai i’r oll ildeall y bydd yr un ysbryd ag a 
ddaliodd Ananias a Saphira yn eu dichell; fod yr hwn a gan- 
fyddodd y " Uufu aur” er mor gudd y cuddiodd Achan ef yn y 
gwersyll, a’i lygaid mor dreiddgar yn awr â’r pryd liyny, ac na 
.chaffai ei darnguddiad hwynt o’u heiddo yn awr ond y cyffelyb 
effaith yn cu herbyn hwythau, nen, o ieiaf. os na rwystrent eu 
mudiad drwy gelu rban o’r hyn a í'eddcnt, nmlwg yw :nai po 
fwyaf o arian a feddent eu hunain, po leiaf a dollent ar y 
Drysorfa— tebyeaf fyddent i gael y gweddill anghenrheidiol, 
ae felly, mwyaf yn y byd a adai fyned ar yr un arian. Na 
ddianged y niator pwysig hwn rhag golygon craffus y Llyw- 
yddion a ddethol.mt yr ymfudwyr. Nid arall a ofyna eu 
lieiddynt, eitlir gofynir iddynt ddefnyddio eu holl foddion er eu 
mudo eu hunain. Mae eu lleshad eu hun tin yn eu cymhell i 
droi pob petb yn wasanaethyddol i’w eu hymfudiad. Hawdd- 
.ach o lawer fyddai iddynt ennill dilhuiau. &c., yn y Dyffryn 
nâ’u clndo gyda liwj-nt yn ol y ffordd newydd dan sylw; heb- 
law y llesiant ysbrydol a fwynheid drwy y fraint o fod yn 
Seion ya eu hennill rliagor yu Babilon. 

ICtto meddwn, a chraffed pawb ag y perthyna! Na fydded 
i’r Saint ag y cymraerir eu henwan i lawr osod eu mheddyliau 
mor ddidroi yn ol ar eu hymfudiad, na ehredu fod rlioddi eu 
henwau i lawr yn bruu-f y eafiaot y fraiut o ymfudo eleni fel y 
byddo sioniiant, o.; fclly y bydd, yn peri niwed i’w hamgylch- 
iadau na’u teimladau. Dyben yr ymholiad yw eael allan y 
■rliai teilynga i gaeî iieln erbyn y bo modd, eithr dibyna nifer y 
íhai a gyanorthwyir, fel y dy wedasom yu ein holnf, ar y llwydd- 



UDGORN SEIO». 


40 ? 


iant a geir i werthu y meddiannau a anrhegwyd i’r perwyl, 
desgrifiad o ba rai a feddwn, ac yr ydym wedi gwerthu peth 
eisoes, a gobeithion am werthu ehwaneg ; ac hefyd, doethach 
fyddai defnyddio eu ifydd i weddio ar yr Hwn sydd yn dal 
allweddau calonatt y eyfoethogion idd eu datgloi. a'u llogellau 
hefyd, nag yniollwng dan ddylanwad penboetlini i ormodcdd 
rhysedd, rliag eu siomi. 

Cyfrifed y sawl a anfona ei enw í ni betli a gaiff am y clociau, 
y pictures a'r ornaments a guddia barwydydd ei dŷ. v i e fi y chesl 
of drawers. a’r dilladau a’u llanwa, a pliob petli arall a ddichon 
droi yn arian. Sylw'er! nid eu gwerthu oll hyd nes v ceir sicr- 
wydd y celr help. eithr eu prisio oll, a chwilio pa le y gellir eu 
gwerthu ar rybudd byr, a hysbysu pa faint fydd yr oll. Cofier 
fod talu eu dyledion i bawb, yn neil/duo! i eghcys I dwo yn ddar- 
pariad anhebgoro! angbenrheidiol. Y saw) na i llo dalu yr oll 
i'r byd, danghosed egwyddor onest a chyfiawn drwy wneuthur 
a allo at hyny, eled at ei ofynwr, a cheisied ei gydsynied i 
fyned, — y tnla oddi draw. Clod fo i’w henwau, mae ereill wedi 
talu o’r Dyffryn, yr hyn ni allent dnlu yn a, a dichon pawb 
wneuthur yr un modd ; eithr er dim na fydded i ni weled y 
gofynrvyr yn dilyn neb o’r Saint, ac yn eu cywilyddio pan ar 
gychwyn o’u gwlad. Cymmoder yn brydlon rliag gwarth ar y 
grefydd oreu a fedd dyniou. 

CyiNEwiDiAüAD ac Etholiadad. — Mae y eyfnewidiadau 
a’r etholiadau canlynol i gymmeryd lle yn yr Eglwys drwy y 
Dywysogaeth ar y dydd laf o fis Chwefror, i S 5 6. 

Rhyddheir y Llywyddion Cynnadleddau a ganlyn i’r dyben 
iddynt ymfudo yn y tymmor dyfodol : — 

John Parry, Robert Evans, Thornas D. Gites. Benjamin 
Jones, John Price, Thomas Jenkins, Tiiomas D. Erans, John 
Davies, John Richards, William Lewis, Thomas Morgan, a 
Lewis Davies. 

Mae Cynnadleddau Gogleddol a Deheuol Penfro i gael eu 
cyssylltu, a’u cyfenwi yn Gynuadledd Peufro. 

Etholwyd yrlíenuriad Abednego Williams i olynu y Llyw- 
^dd Robert Evans yn Lywyddiaeth Cynnadledd DdwyreinioJ 
Morganwg. 

Etholwyd yr Henuriad Benjamin Evans i olynu y Llywydd 
T. D. Giles yn Lywyddiaeth Cynnadledd Sir Fynwy, 



408 


UDGORN Sî'íoJt. 


Etholwyd yi Uenuriad Jolm Thomas i olynu y Llywydd T'. 
Morgan yn Lywyd'diaeth Cynnadledd Brycheiniog. 

Etholwyd yr Henuriad Thotnas Harries i barhau i oiynu y 
Llywydd D. Jones yu Lywyddiaeth Cynnadledd OrHewinol 
Morganwg. 

Etholwyd yr Henuriad David Davies i olynu y Llywydd B. 
Jones yn Llywyddiaeth Cynnadiedd Llanelli. 

Etholwyd yr Henuriad William Jones i olynu y Llywydd 
Thomas Jenhins yn Lywyddiaeth Cynnadledd Caerfyrddin. 

Etholwyd yr Hennriad Edward D. Miles i gymmeryd Llyw- 
yddiseth Cynnadledd Penfro. 

Etholwyd yr Henuriad Thomas Jones i olynu y Llywydd 
John Richards yn Lywyddiaeth Cynnadledd Sir Aberteifi. 

Etholwyd yr Henurtad John Treharn i alynu y Llyvydd J. 
Davies yn Lywyddiaeth Cynnadledd Sir Feirionydd. 

Etholwyd yr Henuriad Evan S. Morgans i olynu y Llywydd 
William Lewis yn Lywyddiaeth Cynnadledd Conwy a. Món. 

Etholwyd yr Henuriad Griffith Roberts i olynu y Llywydd 
John Parry yn Lywyddiaeth Cynnadledd Sir Ddinbych. 

Etholwyd yr Hennriad Tliomas Rees i olynu y Llywydd L. 
Davies yn Lywyddiaeth Cynnadledd Sir Fflint. 


Dsrbysiadau am Lyfrau o Rhag. 5 hyd 18. — Thomas 
Morgans, 15s ; E. Middleton, £!0 ; l.ewis Davies. £2 lSstíc; 
B. Jones, £2 4s; G. W. I)avies. £t~ ; Hugh Roberts, £8 ; E. S. 
Morgans, £i 4s 4c ; W. i.ewis, £3 5s; J. Richards, £ I 2s fic. 

Cymmanfaoedd y Deheu. — Merthyr, Rhag. ÄOain; Brych- 
einiog, Iou. fittí.i ; Mynwy, ar y lSeg; Abertawy, ar yr 20fed; 
I.lanelli, ar y 27ain; Caerfyrddin, Chwef. 3ydd ; Aberteifi, ar 
y lOfed; Gogledd Benfro, ar ,v 17eg; Deheu Penfro, ar y 24ain. 

Gwthiodd pcthau ereill daliadau Cyniiadledd Orllewinol 
Morganwg allan hyd y rhifyn nesaf. 

*«* Anfoner pob Hythyrau. yu cynnwys eirchion a thaliiui.au 
i Capt: Jones, “ Udgorn Scion” Ojfice, Stransea. 


I.lythyr y Llyay.ld B. Yoimg at y Llywydcl F. 0. Richanls 401 

Gulygjddiaeth,— Yr Lcníiidiad— Cytuenidiíidan ac Etholiadau 404 

ABERTAWY: 

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. JONESi 



UDGORN SEiON, 



Y N C YNNW VS 


EGWYDDORÍON “ goruchwyliaeth cyflawn- 

DER YR AMSEROEDD,” 


»E W N 


tuaeihodau, li.ythyhon, haneshin. 
PRYDYUDIAET.t, &c. 

“A HII )I oaodais wyhryr amocli chwi, g*n ddywedyil, Gwraii.lc.tcli ar 
SAín Yi iidsiiru.”— Jeu. vi, 17. 

‘‘ H..II driijolloii y byd, a pln eswylwyr y driíear cíwelwch pan gyforlo ef. 
fauer ar y myn.ddoedd, a chlywcl. pan udgano ag «ds!orH.”-Esa. xvm, 3 . ' 


CYFROL IX. 


ABERTAWY: 

aiíörafewyu, CYHOEDUWYD, AC Alî WEIU'H gas D. Ü MLU, ’ 


1 8 û 6. • 




HHAGYMADItODR 


'Welb y nawfed Gyfrol o Udgorn Sei >v yn nwylaw ëin dar- 
dienwyr. Y prawf o hynodrwydd ei swynol sain yn galw 
rniloedd i yrarestrn tan faner yr Iesu, a miloedd i gyrchu tua 
ehedyrn leoedd Israel ar benau y Mynyddau Tragywyddol a 
■roddoíd i ninnau, er ein analluawgrwydd ein hunain, galondid 
i chw r ythu, trwy gymhortli ein Duw, y nawfed waith, ar filwyr 
Teyrnas lesu i ddysgu mwyfwy o’i pherflfaith drefn. Da genym 
ddeall fod ymddegymu, ychwaneg o ymprydio, ymgynnilo, 
dyfal weddio, a diwyd weithio yn ddygwy<ìdiadau, hynod, yt» 
inhlith eraill, sydd wcdi cu croniclo yn ein Nawfed Gyfrol. 
Yn ddyddoraeh o hyd yr ant yn mhcb cyfrol ychwanegol yn 
gyf'erbyniol i lwyddiant, cynnyddiant, nerth a mawrhydri 
Teyrnas Icsu, a dadymehweliad teymasoedd y hyd. 

Ein rhyfölgyrch presennol sydd waith ddnrpariadol i ddyfod- 
iad ein Brenjn Mawr yn ei ogoniant, gyda’i fawreddog lu 
sydd fry, i osod d:al ar y sawl a wrthodant yr ammodau o 
hed'lwcli a gynnygiwn ni yn ei cnw EF. 

Üdgorn udgyrn a Seren ser Cymru yw eiddo y Saint — 
seinia rhyfel-floedd Brenin brenhinoedd ac Arglwydd arglwy- 
ddi yn erbyn y Buttain fawr a feddwodd ar waed ei Saint 
Udgana wrth y rliai a ynigymmodar.t a ])»#', trwy .ei genliadon, 


iv 


“ Deuwcli a'lan o lioni hi.” Wrth bawb eraill dywed, “ Canys 
daeth awr ei f»rn Kf. 

Er mai bychan y.ìyw ein Udgorn, hynod : a piiwysig yw ei 
sain. Os dyddorol yw mawrion ddygwyddiadau Goruchwyl- 
iaeth y goruchwyuaetnau a Chyflawnder yr Amsereedd, cyfif- 
elyb fydd ei sain ynte, oherwydd testun psrhaus ei floeddiadan 
fydd dinystr Babilon, a chyfodiad a chynnydd Seion. Am 
barhâd seiniad ei gyffelyb hyd oni ddelo sain tarftnllyd udgorn 
yr Archangel yn bloeddio, “Syrthiodd, syrthiodd Babilon 
Fawr — ac am i oleuni ein Seren fyelian, ynghyda phob un o’i' 
bath, i arwain doethion y ddwyrein-wlad hon a aduabyddant 
ei goleuni, at Haul y Cyfláwnder yn y Gorllewin, y taer 
weddia eich 

GOLYGYDD.. 



cynnwysiad: 


Äf'oriad Capcl Aberafim 1 

, 184' 

Ainlwreigiaeth 

. 39.'» 

Annereliiad y Llywyitd B Young 

. 113. H-i 

„ I). Danlels 

. 9 1 

„ Israel Ev,tns 

, 138 

Araeth F l). Rieharde-' 

. 8 i . ! á) 

„ Dan Jor.ép- t 

. 97. 110 

Buddygoliactli Saiut ar y Byd 

. 141 

Caethfasimehaetii 

.127' 

Càn Híraetlius 

. 331 

Cá8gliad y Saint 

. 62 

Caaglu y Tlodion 

. 49 

Ciiu drysau 

.31- 

CJedríJprdd i Seion 

. 255 

Cloriau Tmethodau 

. . • . 368 ‘ 

Cofuodau Cymnianfa Gy ffredinol 

3.3, 43, 1 74 1 

Cydau Yinfudwyr 

. lÿ ' 

Cyfeiriadau 

. 336 

Cyflawniad Propliwydoliacth 

203,' 218, 24(1 

Gyfraith y Degwni . . . 

. 295 

Cyfarwy ldiadau ar yr Ymfu iiad 

. 214 

Gy.mmanfa Sir Erycheiniog 

. - . 17!-*- 


'TÌ 


Fynwy 

., . . 

m 

„ Ddwyreiniol Morganwg 

. 143 

214 

Caerfyrddin 

, 

189 

„ Orllewinol Morganwg 

. 

165 

„ Fflint 

/ 

297 

Cyrliaeddiad CeDhadon 

! 19 

399 

-Cyssegriad 

. 321 

337 

Cangoseg Goffadwriaethol 

. 147 

15« 

Dammeg y Meiielwyr 


352 

Ei Dehongliad 


•367 

Difyniad o'r ‘ Gwir E-lifeirweh’ 


398 

Dosparthu Traethortau 


280 

Dyledion 

256 

sia 

Dyn mewn syndod 


llt 

Rgwyddor Deseret 


171 

Eitteddfod 

. SòO, 368 

398 

JBrnyn y proflad 

. 157 

173 

Eniîlyn i'r Mormon 


329 

Epistol Cy rt'redinol 

! ; n 

2« 

„ Oison Pratt 


274 

F.irwel i Capt Jones 

. 125 

127 

Ffurf-Ly wodroetli Talaeth Deeeret 

. 234 

257 

•■Gair o Drtoetliineb 


7 

/Gol. y Gwron 


378 


ìolj’gydiliautfe • -I' 

.Amser yr ymfüifiad 
.Apwyntiadnu 

„ At Lywyddion a Dospar.thwyr 

. At y Saint 

,, Clndo Llyfrau 

‘Cyfnew idiartau 

„ •Cylcìm-rtia-1 yr Urtgorn 

CyiiunaT-fa Cyffredinol 
Cy-nglmr Cyffrertinol 
-Cynllan y Llywydd l’riltt 

., Rpistol y (îo yyyrtrt 

., Goh-iiyilrt l>lj;orn Beion 

Guleiiil 
Hwyliad 

„, Hynt • Cyiniaiìledrtau 

llysliysiad 

., Mvnegiad ymfudwyr 

... >'£wvrt lion ila 


89, 265, 2S3, 396 
. 30 

. 393 
90, 1 07 
185, 377 

. 26 

40, 10.5, 121, 137 
. 25 

. 57 
. 248 
. 333 
. 232 313 
. 361 
. 107 
. 155 
. 14 

. 281 
. 170 
. 90 

. 201 


Tíl 


Newyddion o I'tah 
Priodas a Moesau yn Utah 
Rhybu'idio y Byd 
Talaeth Deseret 
Tlodion 

Traethodau Newyddion 
Troseddu 

Y flwyddyn newydd 

Y Saint ymfudol 
Yrhysbysiad i ymfudwyr 
Yr ymfudiad .1.1, 73, 91, lá3, 

Y ' ThorntoB' 


fleddwch 
I-Iiraeth am Sei.on 
Ifynt y Cynnadleddau 
Hynt yr Ymfudiad 
Hysbysiadau 

Llais y gwan 

Llaw greirt wedi cyrhaedd 
Llaw Bhagluniaeth 
Llon fydd y Mormoa 
Llythyr dihuddiant 
Etto 

Llyfrau a.r werth 
Llythyron o’r Dyffryn 
fjythyr o’r Plains 
Jdythyron oddiwrth - 


5. 1 16, .185. 


96, 298 
216, 2 9 
. 329 
. 233 
. 14 

346, 394 
. 345 
. 9 

. 13* 
. 88 
297, 333 
. 171 

. 61 
190, 319 
. 263 
. 339 
108, 2lô 

. 367 
. 391 
. 221 
. 2S6 
. 156 
. 231 
303 
388 
38« 


Brigham Young 
Capt. Dan fones 
Dewi Elfed .Jonrs 
Daniel Spencer 
Golygydd at ei Argraffydd 
Gwilym Ddu 
Israel iTnns 
John Parry 
John Joncs 
Atebiad iddo 
Mary Dnniels 
'fhomas Harris 
Atebiad^iddo 
Thomas .Tereray 


205. 


241 

306. 
31.5 
251 
! 35 

291 
344 

292 
117 
IIS 
2.82 

159 

160 
282 


Milflwrddiant 
Mynegiad Cyfrifindol 

Newyddion o’r UroI Dalacthau 
Offeiriadaeth 


129. 161. 

. 47 

. 45 

. 2.93 


î'ennill 

Pennilliori gweddiol 

Pregethau y Llywydd Brigham Young 

Priodas a Moesau yn ütah 
Bliyddid crefyddol 
Rhyfel Indiaid I 
Seion 

Spaulding Story 
Teimlad cenadwr 
Teimlad Sant ieuaue 
Trailod S.int 

Trysorfa Y mfudol Barhaus 
Western Standard 
Y Madawgiaid 
Yrlaith Seisnig*' 


. 136 
. 119 

55, 6 92, 853, 369 

845, 401 
. J77, 193, 304 

. 231 
. 172 
; .271 

. 122 
. M4 
. 79 
. 317 
. 39,6 
. 96 

. 9fx 
. 1 J 


S.EION, 


ŵtrai i> ,#amt. 



Ri,if - '•] IONAWR 5, 1856. [Cri', IX. 



YR IAITH SAESONAEG. 


(O’r “ Star. n ) 

Y MAE yn naturiol i ddynion garu y wlad yn mlia un ou gan- 
wyd ac eu dysgwyd, i Iyr.u wrth ddulliau ac arferiadau eu 
tadau, ac i gredu mai yr iaith yn mha un y dysgasant gyntaf i 
floesg-ddweyd eu lianghenion plentynaidd yw y perffeithiaf o 
hob ìaith arall. Y rnae yn dda y fod hyn felly, a thuedda i 
wneuthur dynion yn foddlonach i’w sefyllfa, ac ni chwennych- 
em ei gael fel arall er mwyn cyfnewidiad yn unig. 

Saint y Dyddiau Diweddaf ydynt bobl neillduol yr Arglwydd, 
a gyfodwyd er cyflawni ei ddybenion yn y byd, i’r hyu y mae 
yr ufydd dod perffeithiaf yn anhebgorol. Mewn trefn i bobl 
ddyfod yn berffaith mewn undeb rhaid iddynt fod yn un yn 
mhobpeth addichon ddylanwadu ar eu gweithredoedd, pa un a 
fyddant o natur gretyddol, wladol, cymdeithasol, neu gartrefol. 
Ni ellir byth wneuthur hyn yn effeithiol hebgyfrwng neu iaith 
gyffrodinol, drwy yr hon y gall y naill berson drosglwyddo 
meddylddrychau neu egwyddorion i’r liall,'yn yr un goleuni yn 
mha un eu derbyniwyd. 

Iiydd y Saint rhyw ddiwrnod ya feddiannol ar iaith bur, o 
darddiad Nefol, gyffelyb i’r hon a lefarodd Adda yn Ngardd 
Eden pan y llefarodd yr Arglwydd wrtho ef gydag awel y dydd, 

* r hon etto a fydd yn gyfrwng cyfrinach pan y daw dynion yn 
ddigon perffaith i ymddyddan â’r Duwiau. 

1 


U DGORN 

Î8BC 


[Pris 1 g. 




ÜDGOES 8EIOS. 


Os oes unrliyw iaith ar y ddaear a ymdebygola fwy i’r eiddry 
bur hon na’u gilydd, ni ddadguddiwyd hyny i’r byd hyd y n hyn. 
Arn hyny ni ddiehon fod o unrhyw ddyben i ddadleu ar y pwne. 
Gweddue yw i’r Saint ag ydynt yn wasgaredig trwy y byd, i 
osod eu teirnladau' gwladwriaethóí, eu rhagfarn dros eu hieith- 
oedd a’u harferiadau genedigol o’r neilldu, suddo yr oll yn 
Nheyrnas Dduw, a hoffi yn fwyaf yr hyn a ífaíria Eíb, a’r hy» 
a duedda i’w hadferyd i’w bresennoldeb. 0 blith yr amledd 
o ieithoedd, gwelod 1 yr Arglwydd yn d<1a i etbol y Saesonaeg 
fel y cyfrwng trwy ba un y gwelodd yn addas i ddadguddio 
cyflawnder yr Et'engyl yn yr üruehwyliaeth hon. Rodola y 
fl'aith, paham y gwnaetìr Efe "felly, nid oes gan undyn hawl í 
ofyn. I’r iaith hon y cyfleithwyd Llyfr Mormon trwy yr Urini 
a'r Thummim, ae ynddi yr ysgrifenwyd y dadguddiadau yn yr 
Athrawiaeth a Chyfammodau. gyntaf fel eu rhoddwyd yn 
wreiddiol trwy ysbrydoliaeíh Duw. Hon yw iaith gyffredinol 
y Saint yn Seion, trwy yr hon y parha gweision yr Arglwydd i 
hysbysu ei ewyllys i gene<Uoedd y ddaear. N'i ellir cyfleithu un- 
gwaith o’r iaith yn mha un ei hysgrifenwyd yn wreiddiol i un 
arall heb golli llawer o’r nerth a’r ga.lu. Am hyny os yw y Saint 
am ddarllen dadguddiadau yr Ar-dwydd yn y dyddiau hyn yn 
eu hardderehogrwydd -a’u rhagoroldeb gwreiddiol, ni wnant 
hyny ond yn yr iaitli Saesonaeg, yn mha un y maent y.n ysgrif- 
enedig. 

I ddarlunio y pwnc yn egluraeh, ystyriwn wir sefyllfa y 
cenadiaeihau Swissaidd, Italaidd, a Chymreig. Maegau y rhai 
sydd a’r gofal llywyddol o honynt i gynnaly baich o fod braidd 
yr unig gyfrwna trwy yr hwn y díclion y Saint dderbyn add- 
ysgiadau oddiwrth yr awdurdo'J»*, a’r nnig rai a allant deimlo 
pwys yr addysgiadau hyn yn t« eyflawu allu gwreiddiol. Cyf- 
lwynant hwythau yn e« tro i’r Henuriaid liy wyddol oddi tanynt 
y gwybodaethau a dderbyniant, ac o ganlyniad rhaid i’r goleuni. 
adlewyrchu drwy amryw gyfryngau «• ei ledaenu yn mhlith y 
bobl. Mae pob adlewyrehiad, tr nad pa mor bur y bydd y cyf- 
ryngau, yn anharddu ardderchogrwydd ae yu lleihau tanbeid- 
rwydd y goleuni a ddeilliaw o’r lynnonell. Oa darllena y hobl 
y Stierne, Darstdler, neu Uogoum öeio.n, treigla drwyddynt yr 
aiunlierffeithrwydd ag sydd yn annocheladwy i gyfieithad. Fc 
y dtallai Llywyddion Cynnadleddau ìrwy y Cenadiaethau. a 


übgorn seîoíc. 


S 

öodwyd Saesonaeg, agorai hyny o'u blaen íaes eang i chwilic 
ä mewn i gyhoeddiadau yr Eglwys. Gallent, drwy a!lu darllen 
y Journal of Discourses,” y “ Deseret News,” y “Star,”y 
Lunnnary,” a’r “ Mormon,” ddrachtio yn ddwfn o’r hyffordd- 
îadau cyfoethog a gynnwysant, deallent ysgcgiadau cyffrediuol 
ac amcänion yr Eglwya yn well, a byddent yn gyffeíyb i ffyn- 
nonell orlifol o ddoetliineb, yn barod i weinyddu yn haelionus 
á r anghenog. Galient ddirnad a chyflawni yr addỳsgiadau a 
gaffent gan eu Llywyddion yn rhwyddacii ac yn eff ithiolach 
'o lawer. 

‘ Crythaau hyny ddwylaw y rliai sydd yn Jlywyddu y cyfry w 
’gcriadiaëthau, a gwnelai eu hymdrecliiadau yn hawddach a 
mwy effeithiol. Yn y ffordd yma cenedlid ysbryd Seion yn 
fwy cyffredinol yn y Saint. Peallent eu dyledsnyddau a’r 
^peth a ofynid ganddynt yn well, ddim ond o herwydd y byddai 
_eu hathrawon yn gymhwysach i’w dysgu. 

, . Dyiai, nii yn unig Llywyddion Cynnadleddau lle nad yw yr 
'iaith Saesonaeg yn eael ei llefara, eithr Llywydd pob Canger, 

* Henuriaid T.-ithioI droi eu sylw at y pwnc pwysig 
yma, a pheidio coîli yrun cyfleustra er dysgu yr iaith Saeson- 
aeg. fel y 1 les i'ent eu hunain, ac y byddont alluoc..ch drwy 
Ì>yny i bortui à chyfoeth bywyd tragywyddol y rhai y mae yn 
’rhwymedìg amynt eu gw-ylio a’u cyfarwyddo. Dymun wn yn 
neillduol ar i’r brodyr ieuainc anturus, pa tn a ymwnant 
a’r weiuidogaeth ai peidio, i ystyried fod y Cyngl.or ynra yn 
cyfeirio yn uniongyrchol atynt hwy, canys agorai hyny y ffbrdd 
yn effeithiolaf, es b/ddant yn ffyddlon gyda llaw, i gynnyddiant 
>flym nie«n doethioeb. dealltwriaeth, a’r holl gymhwysderau 
bynyau galluoaant i adeiladu teyrnas DIuw, a gwneuthnr 
daioni i’w cyd-ddynion. 

Dysga yr ienainc iaith newydd yn llawer rhwyddach nâ 
phersonau oedranus, a dylal rhicni a feddant deuln o blant 
ymdrechu cael g*n yr oü 03 gellir, neu yn y man lleiaf un i 
ddeall yr iaith Saesonfteg. Cre 4 wn nad yw aragylchiadan 
ilawer 0 r’Saint yn csniatàu hyu, ac esgeulusir miloedd o gyf- 
tusderau o herwydd na werthfawrogir y pwysigrwydd o’n 
inawrygu. Dysgẁyüa yr holl ffyddloniaid deithio rliyw ddydd 
1 r ymgíisgl-fan. Cyn gynted ag y gadawant yr hen, a chyr- 
medd y byd uewydd, amgylchynir hwynt â thraffer tliion di 


PDGOiíS SM"S. 

rifedi. a bydilant y« a.ored i «ael ánnfe» ch a chdl^ ẁ 
(HftVg vchvdíg ddèalltwrhieth o’r iaith feaesonaeg. Cymmeriy 
y gofaì'mwyaf a?|ŵ «ar; y rhai ydynt agofal y Samt ymfudoi 
■' vlVi ochelyd hvnv. eithr nis gellir yn effeitbiol bob amser, 
nidydynt ychwaith mewn sefyllfa, yn euwciig y rha, aarosant 
„„ yspaid yn y Taleithiau Ue ag v gelhr «îrych at cujìesha • 

Y nme yn amlwg i bawb y fod yn rhaid i amryw.ol Genedl- 
aetìiau y ddaear gaei pregethu yr Bfengyl idtiynt 

S^wr^dawy^^Ìh^ ceV|il a’uperthynasau 

”T " ■ ith Eithr wedi yr ufrddha» personan ì’r Efengyl, aö 

V— yn eu mhÜion a g eiddo teyrnas Dduw, y mae 

yn ddyleiîswydd a r yr Uenuriaid aydd ya 7? « g* 

;-w eu dvsgu yn yr anghenrheidrwydd o ddeall yr ,a,th Saee- 
onaeg yn gynnar, fel y derbyntont y cyi'ryw wybodaeth ac 
addyag na oheir ond drwrddi hi. Ewy a gyfnfai _«n or 
SaJt yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ol et fynediad j Dtal 
drwy fod heb ddeall yr iaith Saesonaeg? Yno y maelŷ y 
Araiwydd a Thabernacl y gynnulleidfa, Ue y gwemydda Apost- 
.. ° P- hwrdi * n yr ordinhadau santaidd, ac yr eglunr 

V ... b. un , ll.furiüdd M v “ 

flvnvddau sydd wedi ei gyrhaedd-y mae ete gartref gyda i 
«iint-eittir am hir ameer ni all ond medi yn rhanedig o gy - 
Í; n VSni ei lafor- waítb, o herwydd y m.e rtwy.tr ar et 
ffordd, yr hwn, po wodi ei symnd eisoe* aachubm flwyddyn 

jt WT n ’ r oajger íf’jfertohf&^îocíif 1 bÄnt. I 6 J 
dealltwriaeth o unrhy w iaith gofynir amynedd a dyfalwch, eithr 
an y dysgwylia pob Sant orfodaeth gan amgylchiadau i ddeal 
y aesonaeg rhyw ddydd, oedi ei wneuthur sydd golled pa - 
na wellheir mo hono byth. 

‘ [)yi a i yr holl Saiut, e ba genedl bynag f byddont, ddar Uen 
llyf.au aẃdurdodedig yr Eglwys yn yr iaith hono ac m ddyl 
ti v ^tar ” v ‘•Journal of Discourses, arcy y 

draethodau eglwysig agỳntgymhwysiadol i*w hamgylchiadau. 


ÜDGÎION SRION. 


& 

Gellid dweyd Uawer chwaneg ar y mater hwn, ond hyderwa 
ÿ fod hyn yma yn ddigon iailuogi y 8aint sydd yn llefaru ieith- 
öedd ereili i weled yr anghenrheidrwydd i weifhredu yn ol yr 
awgryraiadau a roddasom. Os gwnant felly, diiyna gwobr 
gyflawn hwy yn naturio) fel yr ànt yn mlaen, acyehwanegir 
iddynt y wybodaetlì a gynnyrclm ffrwythatl hcddychlawn cyf- 
iawnder, y deallfẁriueth liwnw a beríieithia, a’r goleuni hwuw 
a dywysa ddycion i bresennoldob y Tad. 

Geiwir sylw Líywyddion y Cenadiaethati Scandinavaidd, 
Swisaidd, Itaiaiild, a Cl'iy mröaidd yn neilidùoi at y pw nc yma. 
Gofynir iddynt liefyd gaiei cytìeifhiadau o'r sylwadau uchon, a’u 
gosod yn Ud®oun Sií1'»k ; Scmdina,viè)is Slùrae. a’r Darsteller. a 
gwneuthur cu hetlioliadau dyfodol « Lýwyídîou Cynnadieddau 
a Changena». ac Henuriaid Teithiol. gyda golwg i la»w y 
swyddau hyn gymmaint au a ellir à dynion sydd yn dealt 
Saesouaeg; neu a dwmiaat twydd i’w iid sgn. 


LLYTHYU U'Ii DYÍ'FRYN. 

1>. II. H. Mawr,' Awst ¥!, 1855. 

Aíìwyd Fwyuîiiii 1), Damiius, -Gweluis linell yn cich llythyr 
yn hysbysu fou Hánnah ac Ann wŵii yniuno draehefn a'r Iîg 
Iwys, a’u bod yn Saint. da, &c., ac y n dytnuni) am i mi faddcii 
iddynt a danfoi» am danynf, yr hyn a benderfynais wncyd, ác 
a anfonais at Hamnih ar vr auhos; y mae genyf ddigon o fodd 
i gael, ae y mae eu licisieu hwy arnaf. canys yr wyfyneudw 
dwy forwyn yn fy nhŷ yn wastad. Yr wyf yn byw yn ymy! 
y North West Corner i’r Tempte BÍock, y tŷ ncsaf i’r Deinl, ac 
yr wyf yn adeiludu tŷ newydd yn awr yu ochr tý y Brawd H. 
C. JCmbaiL Yr wyf eleni yn gwney d AsUonatrtical Ephemens 
ac Almanac i’r Eirlwys, ac yr wyi' yu byw ar IV nysgeidiaetli. 
Clywais f'od fy inençh fach ieuangaf' wodi niarw, aç yr ocdd yn 
■ddrwg iawn genyf glywed; nhä gwn pa lc y inae Mary, ond fe 
fyddai yn well genyf nâ mil o ddoleri pc bncch yn gallu ci 
ctiaet genycn iì,..£C’ í id. Y mae Eiiza façli yn lodcs braf iawu, 
ytt.iach. a chabpnog. Ornl pa i« y mae y CÎiwaer Ann Danicls 
yn awr. ni chlywaisddim inidiwrthi, ond ei bod wedi inyned tua 
Sir Forganwg, yr oedd ln yn arier boù n.cwn awyi d i ddy Ibd i 


VT> ORK SHT.'O'SF. 


s 

jteion ; os yw hi felly yn awr, gadewchẀdi ymfudo ar fy nghost 
î. ac mi a dalaf y > wbl pm ddeioch i’r Dyffryn, a bydried y 
llv.thyr hwn yn " security” am y petli, ac ymdréchwcli ddwyn 
Mary gyda lii os bydd rbyw ítord 1, ue rni s ad-dalaf yr oll yii 
oaest. Níd oes- genyf ond cariad o’r goreu tuag at bob un o 
bonynt. Cefiwcii fì at Dafydd fy mrawd, ac at ei lioìi blant, 
vr wyf vi» gdbeitiiio ei f o ! ru dyfod yma aèeni ; os aad yw, 
dymunwn gael gwybod ganddo, a <fy>» alwch wrtho am anfort 
Hytliyr yn f'nan yn crunwys *wyl»i>daeth o’i deimladaú, ei fwr- 
iad, &c, yngbyd a phob manykwydd ynghylchei bbuit; mi a 
ddyrannwn iddynt oll ddyfod yma yn funn, canys nis gallant? 
awy nâ nimiau l'wynhau eyöawmler o d<ieii\vyddwci» nes dyfod 
at ein giUitd. — yma y mae ded'ryrhlweli ì’r Saint, aey mae yn 
yolled fáwr áiiiynî aros y» Bahüon. 

Dymunwn i chwi than anfrm llyihyrataf yn ayth, »ic na ys- 
grifenwch ddln» i mi me«na llythyron ereili, y mae yn weli 
genyf dalu dudiad fy llythyr fy h*n. Y mae eicb teulu ya 
iach a eliysurus, ae y mae pob peth yn dda, ond fod yr hîn 
wedi bod yn anarferd o sych yma eieni, ac nid yw y cnydnu 
mor doreithiog ag y gwekoẅ hwynt, ond etto tybir y bydd 
eâthaf digot» o lan aeth. 

Dymunwn fy t.gh ifio yn garedig iawn at y Capt. Dan Jones; 
eiywais ei fod yn dyoddef erlidigaetl» drom yn Nghymru er pan 
yr ymadawais. 01 Gymru anwyl, pwy a’ch Hygad-dynodd, 
nad ufyddhaech i’r gwirionedd? Pe byddent ond gwybod y 
filfed ran o’r pirch. y c! d yr anrbydedd, a’r gogoniant sydd i 
Dan Jones yn nheyrnas Dduw, Ye, y sefyllfa yn naha un y mae 
yn sefyll hyd y nod yr awr hon yn ngolwg Prophwydi ac Ap- 
ostolion y Duw Goruchft*', tybiaf yr arswydent beth, ac y 
dychrynent nes y byddai eu gwalltau yri sefyll yn syth pan yr 
edryeheiit arno! dymuuaf nerth yr Arglwydd o’i blaid, a chred- 
wyt’ ei fod, ac y gorehfyga. 

Yr wyf yn awr yn terfynu. ac yn dymuno pobbendith arnoch, 
ac y byddwch yn llwyddiannus i gael fy anwyl ffryndiau i dir 
yr nddewid. 

Yr eiddoch yn ddiffuant, 

Thomas Jo», 

i * 


<Tî>«ímN 'Sfctotf. 


GAIR.O DDOETHIÍTÉB. 

Tôn — “'Bywgd a rodded.” 

Mae rhyw arferion ffol o hyd, 

Yn para,atto yn y byd, 

-Feth rhyfedd iawn ; fod Dnw cyhyd. 
Yu ffyoMof peth mor ffol, 

Yfe.d h nìeddwi, 

À ehwydu ar y llawr, 

A chnoi tybaco, 

A ’smocio ’nawr. 

IMae’n syndod ’nawr na welai dyn, 
'FÂ fawr ffolineb ef ei hun ; 

:Fe waria’i anr er.prynu gwin, 

Yr hwn a’i gyr yn flfol. 

YFed a meddwi, &c. 

A c arall hàl, bob dimeu goch, 

3£r cael tybaco ’nghil ei foch, 

Ac os na chaiff fe fydd ei gioch, 

Yn uwch nâchioch y Llan. 

Yfed a tneddwi, &c. 

Nid cali na doeth,end ffol yw dyn, 
Dâl am beth a niweidia’i hun, — 
Gwna dduw «H foi ; a’i gefn blin 
Heb ddim i’w guddio’n hardd, 
Yfed a meddwi, &c. 

Efe gwyd rai i •wrêgo vaü, 

Ac yntau wrth ei hen wisg wael, 

A’i deuiu Hwm yn methu cael, 

Ond gw'nel fy wioliaeth flin, 

Yfed a roeddwi, &c. 

Mae rhai yn gwisgo sidan maln, 

A gwledda ar ddanteithion cain, 

.Ac yntau sydd yn porthi rhai’n, 

A’i deulu ’n wael eu drych. 

Yfed a raeddwi, &g. 

Mae’n rhaid i rai gael snuff a thê, 

A choffi cryf ar ’n ail ag e’, 

A rum neu frandy ynddo fe, 

Er bod mewn eitliaf slyle. 

Yfed a meddwi, &c. 

Fe welwyd ambell i wr mawr, 

Fel hyn yn syrthio’n llwm i’r llawr, 
Ac ar y plwyf y maent yn awr, 

Am iddynt fod mor ffol. 

Yfed a meddwi, &c. 


UDGORN SEION. 


Mi glywais un yn dweyd yn hyy 
Heb dê, mai marw wnelai hi; 

Ond cofied am ei hen fatngu, 

Yn marw ’n gant a dwy, 

Heb dê na choffi, 

Na phrofi rum a Haeth,- 
Na snuff i’w drygu, 

Na myglys ’chwaitli. 

Fe yfai hono laeth a maidd, . 

A dwfr gyda’i bara haidd, 

Hi wnelai 'gawl o lysieu braidd, 

Yn woll na dim sy ’rtawr. 

Heb dê na ehoffi, &c. 

Ni wyliai hono’n hwyr i lawr, 

Ond codai ’n foreu gyda’r wawr. 

A chasglodd felly gyfoeth mawr, 
Trwy fod yn ddoeth íel hyn. 

Heb dê na choffi, &c. 

Mae bome ae organs yn yr ardil, 
Mynt, savory, a gcldmary Jiardd, 

Tòr, syeh v rhai’n, ’nol gair y bardd, 
Gwna ddiod o fhai hyn. 

Heb dê na choffi, &e. 

Os na eill bôd â rheswin eu, 
i Byth argylioeddi dyn fel ti, 

0, cymmer ddysg gan fuwch neu gi, 
Neu ful, neu geffyl call, 

Gwfthẅiant drewlwch. 

À’r hen ddybaco du, 

A’r gwirorl poethion, 

Sydd ddrwg i ni. 

Cynnygieryòe i’r ceffyl cu, 

I ful, i fuwch, i hwch, neu.gi, 

. ’Does un o rhai’n a’i hoffant hi 
Na mwg y bibell ’chwaith. 

Gwrthodant drewlwch, 

Rlio’er joe i wydd, neu geiliog du, 
Neu bincli o snuff i gath neu gi, 

A gin neu win i oetiig cu, 

Cewch addysg ganddynthWy. 

Gwrthodant drcwlwch, &<:, 

Rho’ór gìuss o rum neu frändy cr yf, 
I’r Ŵíàfatl fwyn er gwel’d os ýf, 

I lwýfiog call,- i lew, neu bryf, 
Cewçh addysg ganddýnt hẃy, 

Gwrtliodáiit drewlwcli, &c v 


T3DG0RN 8iäI0.V. 


9> 


Cynnygier tê, neu goffi coch, 

I gáthod eoed, neu ddaear- foch, 
ìíeu rhodder/oe yn nghil eu boch, 

Cewch addysg ganddynt hwy, 

Gwrthodant drewlweh, & c. 
Holl bysg y raôr, ymlusgiaid da’r 
A phob creadur gwyllt a gwâr, 

A’rllu asgellog nef'oedd bàr, 

Wir addysg oll yn hyn. 

Gwrthodant drewlwch, fec. 

Wel bellach, Gymry, gyda brys, 
îthoweh gân o ffarwel i bob blys, 
Gwas’naethwch Dduw bob dydd o’r misý 
A dedwydd fydd eich lle. 

Gwrthodwch drewlwch, &c. 

Os hyn a wnewch cewch íîgfr Duw, 

Ei hedd a phob gwybodaeth wiw , 

A dedwydd fan i fythol fyw. 

A mwyniant breiniau’r hef. 

Gwrtliodwch drcwlwcẁ,- 
A’r hen ddybaco du, 

A’r gwirod poethion, 

Sydd ddrw ' i 


Glan Teífi. John Riohard». 



UDGÜllN SEIO'N, 


% l 1 

v 

DYDD SADWRN, IONAWR 5, I85ö. 

Y Flwyodyn Niìw yi>o.— -1 )rwy ddaioni ẁyfeddol Estynwr 
einioes pob anadlydd bywyd, wele ni a’n darìlenwyr yn rliçddi 
y carn cyntaf ar drothwy blwyddyn newyddî A’r pad pwy 
all ddesgrífio ei deimladau, nid ydyra ni yn alluog i ildweyd a 
deimlwn, ac a feddyliwn wrtli wdrych yn oli’r fiwyddyn fynedol 
na’r hyn a ganfyddwn i’r dyfodol. Hyn addywedwn. íbd yr 
effeithiau daionus a ganfyddwn yn ganlynol i lais cgwan ein 
Hudgorn yn ein calonogí i gydio ynddo etto. ac i amcanu nd 
gauu yn uwc^ nag oll— Dcuwch all.ui o Babdon ai' íi'ys ; ch'.' , j j 


rixî0!îs' srios. 


1® 

lìliuit Seion. Er fb<ì yssçrechfeyilii holl u<igvrn Babilonia fawr 
«oiidiamgylch oirylch i ni yn ceisio boddi ein llais a’u tônau 
îiflafar, niii y’m yn iligaloni myairyn; mae car»yr y gwir 
rncwn ufydd-iiod i’r lìais yn dianc i’r unig ddiogelfan, tra mae 
y lleill fel yr ych i’r lladdfa yn dilyn eu Jŷm a’u drums i graf- 
angau angeu deu*plyg. 

,\!ae ein blwyddyn newydd hon, fel milwr agysgodddros nos 
^ir ol lladd ei wsethaf, yn deffro yn foreu ar faes y gwaed, o tan 
ei lswn arfauj; yn rhuthro dros gelaneddau y dydd mynedol; yn 
düi wanc am waed, gwaedda — Moes, moes etto fwyd i’m rhudd- 
mwg gledd i wledda! O’i goryn i’w sawdi, mae pob aelod, cym- 
nial a gewyn o’n byd fei milwr gorchfygedig yn arteithiau 
angeu yn ymwingo, a phob aelod yn crsdu fod ei fywyd ei hun 
yn ymddibynu ar i’r llall drengu. Tr sawl a ddealla Arwyddioo 
yr Amserau enbydua hyn ma’n amlwggymylau trwchns, duon, 
cochion, a gwelw-laision yn ein fFurfafen, yn gwau amdo i gen- 
cdloeiid y byd, y fath aharria hanesyddiaeth i sôn am ei chyfF- 
elyb o’r blaen; er hyny yr annnwiol ni wel pan ddêl drygfyd, 
eithr y doethion a rag welant yr ystorom o hirbell, ac fel col- 
omenod a ehedaot i’w fifenestri; a.c a ganant yno glodydd i’r 
Hwn a ddarparodé iddynt, ac a’u harweiniodd hwynt i un llan- 
crcli bycbsn ar wyneb y ddaear gynhyrfu6, lle y triga ei phres- 
wylyddion ynghyd mewn hedd a hyfryd hoen, yrlion yw Utah. 
lìr hyn oll, yn ddisu y dengys. ofifeiriaid, golygyddion, acath- 
rawon gau-grefyddol Babel eu cenfìgen, eu drygioni a’u câs at 
wir grefydd eleni, drwy ddyfeisio a cliyhoeddi pob chwedlau 
anwireddus f'el y gwnaetlmnt eu gwaethaf y llynedd, ac wedi 
• gweled yn eglur fod eu gwaetliaf hwynt oll yn llesiol i “ For- 
moniaeth,” dymumrn iddynt rwydd hynt ar eu hanturiaeth, 
blwyddyn newydd d<ia. a gwynt teg i wneyd y gwaethaf a 
lochee#nt yn erchyll byllau eu calonau twyllodrus — yn mlaen 
•a hi ynte, liyd y carn, pwy a gwyna; mae Duw a’r gwir o’n 
plaid er liyll floedd lioll fleiddiaid byd i’n herbyn. Efe y w ein 
nherth a’u harwsinydd, 

Vn anifen ni yehwanegwn yn awr, ond erfyniwn help holl 
garwyr y gwir i gyflawni ein dyledswyddau eleni, pa unai drwy 
chwytlin drwy’r Udgorií, ymfudo y tlodion, neu un peth arall 
aglwirarnom wneuthur dros Seion; gwnnwn yr oll drwy flydd 
yn ei Brenin, a chrefwn fifyddiawg wpddiau ein cyd-filwyr, ar i 


niíG'lttN SRTGN. 11 

ni oll ítIIu milwrio yn ddigon dewr a hir i ennill ei “ choronau 
anniflane iig” hi, a ehael bywyd diderfyn i’w gwiggo. 


Yr Ymfuoiad. — Dymunir i Ymfudwyr i’r Taleilhiau anfon 
i ni en henwau, oedrajn, gnlwedigaethau, trigfamui, a’u blaen- 
dâl, mor gynted ag y bo modd ; canys bwriadwn fyned â hwynt 
yn gyntnf os c«r llongaid o lionynt; a eiiraffer fod y pris am 
fahariod yn ddeg swllt, ac mai 8 mlwydd. nid pedair blwydd 
ar ddeg yw yr oedran a wahaniaetba bris y cludiad. 

Mn» cyfaddasrwydd y eynllun newydd • groysi y plains ar 
draed yn dyfod yn fwy amlwg po fwyaf yr eiirythir arno, a 
chyda bendith yr Iôr ar ragofalon a cìiynlluniau doethy Llyw- 
ydd Taylor yr ochr draw, ni raid i neb ofni aflwyddiatit a 
siomedigneth ond oddiwrtli eu hauffyddlondeb eu hunain i 
gydymffurflo â hwynt. 

Yn mhellacb ar y mater hwn ; ni allwn wneyd yn well nâ 
dyfynu y 6ylwadiui dyddorol a ganlyn o'r Star. yr hyn ynghyd 
â liythyr rliagorol y Llywydd Young yn y rhifyn blaenorol, a 
wnant i galonau y ffvddloniaid. »r nad pa mor dlawd, i lamu o 
lawenydd, ac a dueddant i ddeffroi yr lien gysgadwyr i yrnroi 
teilyngu y cymmeriad o ffyddloniaid fel y caffont hwytliau 
yn eu hamseroedd, eu rhan o n»dded a chymliorth tadol eu 
tailau haelionus yn Seion i’w dwyn i ddiogelwoh. Ymagwelir 
yn amlwg eirwircdd addewid ein Brawd hynaf, sef, “ Gwyn fyd 
y rhgi addfwyn, canys hwy a etifeddant y ddaear.” Addfwyn- 
der fyddo prif nodwedd yr oll o honom, fel y gallom fyned i 
Seion i sicrhau ein teitlau i’n hetifeddiaethau tragywyddol gan 
mai addfwynder yn unig a’i teilynga. <)nd chredl y Stor-.— 

“ Feallai y gofynir ‘ Paham na ddewi6wvd y cynllun yma yn 
gynt?’ Y mae rliai o’r rhesymau yn amlwg. Deuir i adna- 
byddiaetli fwy cyff'redinol o'r ffordd i Utah, ac y mae llawer o 
ddynion yn gynnefinach a’i mhanteision a’i hanfanteision, yn 
fedrusach i farnu pa beth a ellir wneuthur, ac yn aliuocach i 
gynnorthwyo gosodiad pob cynlluniau newyddion rnewn 
gweìthrediad mewn modd diogel a doeth nag yr oeddynt gynt. 
Poblogiad gwlad y rhan gyntaf o’r ff'ordd, gan y bobl wynion 
am betli pelider, a aohuba yn fuan i’r ymfudiad 3’ drafferth 0 
gludo eu holl luniaeth oddiwrth yr afon Missouri. Y Saint yu 
ytah ydynt yn dyfod lawer galluocrph hoh blwyddyn i gyn- 


UDGORN SK'OS. 


12 

northwyo yr yrafn liad à gweddeuan ac a lluíiiaetli ar hyd y rhafl 
olaf o’r daith — o hyn rhodda y Llywydd Ÿonng y sierwydd 
mwyaf cysurlawn ; ac yn ddiweddaf, ond inwyaf o r cwbl, mae 
ffydd y Saint ac ysbryd ymfudiad wedi cynnyddu, ac y niae 
miloedd yn awr yn gweled yr anghenrheidrwydd o ymfudo, 
gan foddloni gwneutliur unrhyw ahertliiadnu er ei gyfluwniud. 
o’r rhai a deimlasant cyn liyn yn iiollol ddifater, ac yn gyffelyb 
fel pe dewisent yn hytrach, oa nad elent yn Iled gysurus, i 
beidioyn gwbl â tnyned. 

Un o amcauion Cwntpeini y Y. Barhaua o ddeehreuad ei 
weithrediadau oedd i dynu eostau yr ymfudind i lawr er cvr- 
haedd y nifer amlaf »g oedd yn ddichoeadwy, Un arall, í 
raddau helaeth iawn oedd i fudo crefftwyr. a phèrsonau a ys- 
tyrid yn oreu er adeilaiiu a chadarnhr.u sefydliadau newyddion, 
ac hefýd y rhai a allasent helpu fwyaf arnynt eu huiiain, hyd 
oni ymsefydlodd y Saiut yn gadarn yn eu cartrefle newydd, ac 
y daethaiit yn alluog i gyflawni yn effiitbiol arncan olaf y 
Cwmpeini. Yn awr, y mae yr amser wtídí dyfod paii.y gellir 
cynthwyso trysorfeydd y Cwmpeini i-w hameanion g wreiddiol, 
a’r tlodiori ffyddion nc hir-ymarhous ydynt wrihddrycliau tieill- 
duol parche .igrwrdd. Dyfeisir cyitllunian er dwyn gwartídtg 
aeth y nifer ainlaf a ellir o’r rhai hýti gytla'r meddianiiau ag 
ydynt yn llaw y Cwmpeini. Dynta yw y prif aniean sydd i’w 
gyrhaedd, ac o ba herwydd y mnë inuolfenni i gymtneryd lle 
pedrolfenni ae ychaiii. 

Agoriad y tfordd hoh hlwyddyn sydd gyferbyniol i gynnydd- 
iant ysbryd yiueasglu. a galluogrwydd y Saint drwy eu ffyiid 
i orchfygu cyfyngderau a phrofedigaetbau amlliäol y daitli. 
Niii yw yr aniiaws'ìerau i ytngasglu. er cymniaiiit o orcliestioi» 
a chaledi a foddlona y Saint eu dyoddef er cyrhaedd Seion oiul 
wedi dechteu cael eu hnmlvgu. Fel, y nme vn ddiddabl y fod 
amryw a allasent. er >g blynyddaù yn ot, fy nert vn gjsnrtts ar 
eu meddiannau eu htinain, eitlir a lawenliaei.it yn atr ain #ael ý 
"vfleusdra o fyned yno gv>’,^ 1Í..1U v bydd udloedd 

mewn blynyildau ilyfodol ag y bvdd yn dda gitudd.ynt ffo’ ýffA 
ftr eu traed. yn garpiog ac aimldif .id, a’u peeyn o lan eu ces- 
eiliau, ac heb ddim ond ervstvn o fara i’w f» vta Bvdd i huv* 
erotídd a (Jdftirjlepupt hynrnta fyw j weleè. ý eyfiyw iiii f.r, 


UD60RK SBIOK. lg 

«îbfifî cu fioiìiliwcd lyd yn y cyfyngderau hyny, oddidtbr iddynt 
t.i.i imiT' ddiwyd byth ag y gallant fbd< 

Y mae átnryw ddynion wedi teiihio y daith hirfaith a blined- 
V ii âtìftO o filMireedd oddiwrth yr afon Missouri liyd CaÌifomia 
íii draeii, ac yu ainddiíad er mwyn cael yciiydig o’r llw'cii 
ilys,íacr i aiíiioti yn nhenil Mainmon. Fwy, ag sydd yn 
jgnertìifttwrogi benditbion yr Eibngyl ;vr na f'yddai yn foddlon 
i iiuywddel cyinmaint, os nad niwy — pe yn anglienrbeidiol, er 
inwy i) caei preawyiio gyda y cyfiawiiion, a meddu cyfoeth 
iiywyd tragywyüdolî V Mahpnietian i daìth o bcrerindod o 
físoedd acain hyd y uod tìynydíloedtl, ac a wna bobaberth a all 
i!»ttir diiynol ei ndyoJdeì'. i gysanu öedd ei brcphwyd, a dwyn 
yun.iîii riieìyw o ddinas siuitaidd Mecca. Dyoddefa y Fabydd 
hciiyií cìiwet'w pyiia gohaiíli nni achuiiaeth ei enaid rhag y 
purdan liyoddi-la yr aiinoiyiid tíindwaidd yr arteithiau hua- 
uii ;ic.l) 08 ol poenusíif, cr enuilt ft'afr ei dduw dychymygol. Ac 
íé líii' o iiii.-ia Cri»tU>oogiuir ein lioes, a ymddiriedant yn mwr- 
iwm egwaii gobaith atu iachawdwríactli yn am! lnwer i brofi 
cywirdei) eu dybcn. Yna, oui fydd i Saiwt, a üeddant ddad- 
guddiiitJau y ny-t'oeiid— dystiolaetli yr Iesu -- flaen-brofion rnwyn- 
heiddiwcii iragywyddol - a ailant gyiranogi o alluoedd y byd 
n ddaw — yn liarod i brofl drwy eu gwcitihredoedd fod eu ffydd 
yn wertlifawrocach nag einioes y corff •• cyt'ooth y hyd— tyb- 
i,ethau pagn uiaeth — orodo y gau brophwyd, neu ffug-bethau 
tybìol scctariaetii ein hoes ? 

Er ein bod 1*1) unalloog ar hyn 0 brydi osod o flaen ein dar- 
llenwyr gynllun eiu gwcithrediadau yn y tymmor dyfodoi, 
yiniìrecliwn cü (tiw-iUn ag yc.hydig fifeithiau a’u galluogant i 
ateb rhai o'r gofyniadau a gyfodant yn ddyddiol yn ein medd- 
yiiau ar y mater pwysig hwn. 

Rhaid i bob circbiou am barsonau i ymfudo, drwy y D. Ym. 
Barhaus, er sicrhauein sylw, ddyfod oddiwrth Lywydd y Cwm- 
pcini. .Ni ellir deíhyddio trysorfeydd y Cwmpeini ond i 
-ynnorthwyo y rhai a ant trwj'odd yn ddiaros i Utah, tan 
gylurwyrtdyd ei oruchwylwyr, ac nis gellir eu dcfnyddio i 
yimorthwyo y rhai nad ydynt ond yn myned hyd yr Unol 
Daieitliiau. 

Ni all , Uwmpeini roi benthyg eleni fel y gwnaeth y llynedd, 
i’r rhai a feddent ddeg, unarddeg, neu ddeuddeg punnoedd, 


14 


ÜIM30RS SEiOS. 


y gweddill i’w galluogi i fyned gyda gweddeuau, gan y rhaîd i 
drysorfeydd y Cwrapeini gael cu defnyddio i gynnorthwyo y 
iltai hyny ag ydynt wedìprojì eu hunain yn deihong drwy hir -bai - 
had. ffyddlartdeb yn yr Eglw ys, pa un a alìant godi peth meddiannau 
nen heidio. Rhaid iddynt gael ev. cludo ct/hyd ag y pàrha meddian- 
nau y Cwmpeini, nid oes wahamaeth pa un a feddant chwe cheiniog 
yn y byd ai peidio. 

Y flwyddyn ddiweddaf. er rawyn cyfarfod â theimladau y 
Saint, ac i’w cynnorthwyo i groesi y môr gyda’u ffryndiau a’u 
pertiiynasau, anfotiasoni ymfudwyr y Drysorfa gydag ereill ai 
yr un llong, eitlir deatlasom drwy brofiad fod y dratferth a’r 
anfanteision a gyfodasaut drwy hyny yn gorbwyso y manteis- 
ion. Am hyny fe á ymfudwyry Drysorfa Ym. Barhaus yn 
gwmnîoedd wrthynt eu hunain oddiyma hyd y Frontier. 

Dychwelir enwau y personau a erehir allan gan Lywydd 
Cwmpeini y D. Y. Barhaus, ac a wrthodant fyned, iddo yn 
flynyddol, ynghyd a’u rhesymau paham öan fod y trysorferdd 
yn ol y cyrhaeddo y cyfryw re8vm*u yno yn aeored i traet eu 
cymhwyso fel arall. nid ydym yn teimlo ein bod wedi ein haw,. 
durdodi drachefn i fudo y g»rtln d »yr, oddieithr y gorchyui- 
ynir atn danynt eilwaith. 

Y Tl.onion.-Mae y tyiamor o’r flwyddyn wedi dyfbd yn 
awr pan yr ymwasga newyn ac aoghen yndrwm ar y tlodion. 
Y mae llawer oT Saint, fel y gwyddom, mewn amgylchiadau 
diymgeleddus iawn. a chanddŷot ddyoddef yn gydradd â’r 
lluoedd a’u han.g' lchynant Gofynir yn bendant i’r lîugeitiaid 
a’r Llywyddiou edrych y fod parotoadau yn oael eu gw'neutliur 
yn yr holl Gynnadleddau a Changenau gogyfer ag attal y Saint 
diwyd rhag dyoddef yu y tymmor garw hwn orldi» rth newyn 
ac oerni. “ Eithr pwy hynag a fedda dda y b \ d hw n ac a wtlo 
ei frawd mewi anghen, ac. a gauo ei dosturi oddiwrtiio, pa 
fodd y triga eariad Duw y nddoî” Cyfraned y Suint a feddant 
i’r r’nai ni feddant. a chofìaut fod yr hwn a roido i’r tiuwd yn 
rhoddi bentliyi/ i’r Arglwydd, yr hwn mewn aniser prydlawu 
a’i had-dala àchynnydd, 


IIwvliu>. — ltwyliodd y Llong “John J. Boyd’’ ar y I Ofed 
o’r u)Ì8 diweddaf tuag at Gaerefrog Ké'vydd, yu ilwythog o 


EDGOR» 8EION. 


15 

512o eneidiau o’r Saint, o ba rai yr oedd 439 o Denmark, 
Sweden, a Norway, 30 o Piedmont, a43 o Brydain Pawr. 

Prisoedd y cludiad ar yr Emerald Jsle” a’r “ John J. Boy d” 
oeddynt £4 5s i rai mewn oedran, £3 5s i blant, • los i fab- 
anod. Oedran y gwahaniaethad rhwng rhai tuewn oedran à 
phlant yw 8 mlynedd, ynlle 14 fel o’r blaen. Meddylir nafydd 
y gwahaniaeth oddiwrth y prisoedd uehod yn Uawer iawn, er 
y fod h y n o anghenrhaid yn dibynu gyda piia barodrwydd y 
eeár llongau, ynghyd ag amldra neu anamldra yr ymfudwyr. 
Gwell yw i bersonau anfon i fyny eu henwau, oedran, &c„ 
gyda’u blaen-dâl o £1 yr un, yn union ar eu pcnderfyniad i 
fyned i’r Taleithiau, hyd y nod pe na ddewisent fyned gyda y 
ilong gyntaf., Gwna hyn ni yn alluocaeh i drefnu â llongau ar 
yr amseroedd mwyaf cyfieus i’r ymfudwyr. Anfonwn allan 
lwyth llong arall tua diwedd Ionawr os cawn ddigon o ymgeis- 
wyr am gludiad i fl'urfio cwmpeini. 


IIysbysiad. — Y mae o bwys i bawb a fwriadant groesi y 
plains y tymmor nesaf gyda y dull pwyllog arferol o weddeuau 
ychaiu, ac a ddymunnot i ni sicrhau aniteiliaid a wageni 
iddynt, fel y byddont yn barod ar e« cyrhaeddiad i’r Prontier, 
anfon yr arian i ni yn ddioed wedi y penderfynont fcd eu 
heisieu arnynt, fel y byddont yn barod i’w sicrhau yn brydlon 
trwy cin goruchwylwyr yno. 

Y pris a amcanWn arno fydd y swm a ofjnwyd y Uynedd 
—£•05 am wagen dda yn gyflawn (oddîeithr y defnydd tô),. 
dwy iau o ychain, ae efallai buwch neu ddwy. Yr oll i gael eu 
cyfiwyno yn y cychwan-fan ar lan ye afon Missouri. 


CrRiuEDDODD yr Hetìüriaid A»a Calkins, Joscph S. Scoffield, 
a James Lavender, gyda’r agerdd-long “ Pacific,” ar ddydd Sul- 
y 9fed o r niis blaeuorol. Mae y brodyr mewn iecliyd da ac 
ysbryd rhagorol, a chroesawwn hwynt o’n calon i’r rhan hon 
o'r ddaear, i lafurio am ysbaid yn yragasgliad fsrael. Bydd i’r 
Henuriad Calìcins ymwneyd â busnes y Swyddfa.. Rhodtiir aç- 
pwyntiadau y brodyr ereill yn y Star nesaf. 


CrDAu i Ymfldwyr, — Mewn atebiad i amrywiol ymholiad- 
au am Sí l) au pwrpasol i’r daith yn Ue cistiau, hysbyswn y 


î'DGOTiN SFION. 


H 

sreilir c-ml cýrfau cyflens o ran rmdntiol' a trwtìcuthuriad, wedi 
eu jiwnöyd i gtóW dwfr »11«». «m u 3s 6c hyd 4s 6c; drwy anfon 
á'r Swydilfa hon. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Tnìndiu al Drhjhd Ci/nna/ìJp.dd Orlleicipol Morganw/j o Rhag. 
1S hyil Ion.‘2.—()r Addewidìon Cyntaf.) 

£ 9. It. £ a ' d 

•narirt'l^wi.. íilMTtawy ... » 0 0 I J. PalipfiHnt, etto o 3 0 

UrHi-cca Riiiglit, ílö» 0 2 ®1 

Yr aiJ addewidion. 


.iiẁvn ivrkm». T'refi'tfi* .... 

.n iiii l'.cmm, i i rliiii'Lii, 

Sí»ry lé.aiis. «•> «r«w 

rííiiti.ii' on'ìff. Vitti.ii .... 

Kíizt!i'ell! n,ivi-i ei «taig.. 
.Iii 5 e[ih Jmtc? Ystratl ...... 

Anii juiien, vi «raig.. 


i! 5 o , M-.tty J. CnUitîfe, Aliertìiwy.. 0 2 0 

0 5 II I Ttnunas Fittn-r.eUo.. ...... 0 S 0 

n 5 II i tiu.cii Lewia. Tiebuctli .... U 2 C 

(1 -j ii Jane Lewis, *i tnfaig 0 2 8 

o -2 6 i -~~r — 

nîBi Cýrausŵin 3 I » 

o ■} 6 j 


Di..kbvmai>au am Lyfeaü o Rhag. 18 hvd Ton. 1. rhos. 
D Eyiitis, £3; Benj. Jones. £<i ; E. Middleton, X20 4s 2c; G. 
Ri.herts, £ö ‘ 9s ; ffm. Lewis, XÌÙ 14í; H. Roberts, £3 5s 7C; 
John Darìes, £2 13s l$e; Thomas Morgan, £4; Lewis Davies. 
£4 4s; Greorge W. Davies, £54 Hs 4c ; Evan S. Morgans 
£ 1 1 Is 5c. 

îlegys ag y dengys ysgogiad y borfa ar y prairies gwrs 
yr aẁel, yr arddanghosir ysgogiadau Llywyddion Cynnadledd- 
nu tua Seion, yn en livmdrechiadau i dalu eu dyledion am 
lyfrau, — “ Wrth eu fFrŵythau yr adnabyddir hwynt” yn hyn 
Ìíefyd. 

*,* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Capt. Jones, " Udgom Stion" Office, Suiansea. 


CYNNWY8IAÍ). 


iaitli Safŵ'THdeg.,,,» I 

rîytim o’r Dvifrÿn 3 

öair o D<ioetbín«*b.... 7 

Golynjrddiaeth,— Y Flwyddyn Neẃytfil, — Yr ŷ'infurtiatf,— Y Tlodion, — 
Hwyîîad,— Hysbysíad,— Tiriíol Henuriald o Seion, — Cydau I Ytiilud- 

wyi. 0 

Taliariati, &c.. 10 


ABEÄTAWYr 

ARGÄAPFWYD A CHYHOEDDWYD OAN D. JONES. 


&errn \i .#atnî 



Rmi'. 2.] IONAWE 19, 1856. [Cvt. IX. 


’ÍRYDYDD EPISTOL CYFFREDINOL AR DDEG 
LLYWYDDIAETH EGLWYS IESU GRIST 0 SAINT 

Y DYDDIAU DIWEDDAF, AT Y SAINT YN NYFF- 
IÍYNOEDD Y MYN YDDOEDI), A’R RHAI GWAS- 
GAREÜIG AR LED Y DDAEAR,— ^ 

v n amnehch : — 

Anwyl Fmoliyu,— D an femlithion Rhagluniaeth oruwch-lyw- 
.vdiiol, trugareddau tirion yr hou syrìd sydd dros ei hoil weith- 
tedoedd Ef, caniateir i ni etto i ysgrifenu atoch ynghylch 
uiaterion a phethau a berthynant i Deyrníis ein Duw. 

Y mae genym destunau digonol o ddiolchgarwch a mawl i’n 
íad yn y Nef, yr hwn a’n hamddiffynodd rhag grllu y gwrth- 
wynebwr a chynliuniau a dyfeisiadau dynion annuwiol, am yr 
yspaid y gadawodd i’r Saint ddilyn rhediad cysson eu llwybr 
heb aíionyddwch na rhwystr o dramor, tra y teymasodd 
iieddweh yn beriaf yn holl ddyffrynoedd y mynyddoedd. 

Yn Mai diweddaf, yn nghwmni rhai o’n brodyr, ymwelasom 
â’r sefydliadau deheuol, ÿan gynghori ac hyfforddi y bobl, yn 
mlilith pa rai y mae yn dda genym gredu y fod ysbryd boddlon 
gar yn gyffredinoi, a dymuniad i weithredu yn iawn yn ffynu 
yn helaeth, ac er i ni eu cnel hwynt a’u cnydau wedi cael eu dy- 
fetlia yo ilwyr braidd gan hafog ceiliogod y rhedyn, yr byn a 
wnaeth eu hytndrechiadau caledion a llafur eu dwylaw yn ddi- 
flrwyth, etto ni chawsom rwgnach, dim galaru nac achwyn* 
2 [Pris 1 g . 


edgorn sisror'’. 


ÎS 

eithr yn liytrach ymddibyniaeth padá-n a phcndcrfrnoî a? 
Arglwydd y Uuoedd, a’u hyindrechiadau parhaus eu hunain atn 
luniaeth. 

Er fod y cnydau wedi cael eu torri ymaith mor gyífredino! 
mor ddiweddar ag o’r laf hyd y lofed, neu y íöfed o Feh., 
er i’r ychydig weddill ddyoddef llawer oddiwrth y syclrder. etti> 
mae y cnydau diweddar o ýd a gwyrdd-lysiou, a’r gwenitb 
diwedoar wedi addfedu mewn eyflawnder digonol, hyderir, í- 
ddiwallu anghenrheidiau y werin hyd gynhauaf araìl; er hyny 
y mueyn debyg y bydd prinder o wenith. Mae c-'cd ffrwythau 
o bob math wedi ffrwytho mown cyflawnder, er iddvnt hwyth 
au ddyoddef oddiwrth hafog ceiìiogod y rhedyn ac effcithiau y 
syehder. 

Frodyr, y mae yr Arglwydd wedi cyffwrdd â ni yn ysgafn : 
addysger chwi gan y cerydd yaga.fi» hwn, telwch syhv i sihrwd 
yr Ysbryd, ac na thémtiwch yr Arglwydd i ddwyn trymach 
gẁialen ddysgyblaethol arnoni, fel y diangom yn ddiogcdacb 
rhag y barnan hyny o eiddo Brcnin y nefoedd oruchcl air 
ydynt yu awr iw led y ddaear, ac yn cael êu tywalit ar blant 
dyhion. 

Pan y corona Uawnder etto eicb hymclrechiadau, gworthfawr- 
ogor digon ar fendithion y Nef. i achosi i chwi eu hiawn ddef- 
nyddio, a gofalu am daoynt a’u cadw. 

Mae yr Indiaid yu ein sefydliau wedi bodar y cyflredin rn 
gyfeillgar; ac er yr ymddengys argoeiion o elynolrwydd ya 
aehlysurol, etto y mae gcnym y boddlonrwydd o gredu y fod 
argrafl da wedi cael ei wnenthur nrnynt, ac nad yw yr amser 
yn mhell pan y gallwn ymddibynu yn ddiogelach ar eu tuedd- 
iad heddycblawn tuag át y bob! wynion. 

Po fwyaf y sylwn ar effeithiau jt ymddygiad beddychlawn 
a arferasom ni. aca geisiasom gae! gan cin brodyri’w Uarferyd 
tuag atynt, po fwyaf ein hargyboecldir o’i fod yr un iawn, a’i 
cyfryw a ystyrir yn oreu or eu lleshiuj a’u hiaciiawdwriaeth 
hwy a niiinau. Heblaw ei fod y riiataf. y mae lawer yn hawdd- 
• acb, aclirca well dylanwad drwy eu portlii a’u diJladu nn thrwy 
ryfelu i’w herbyn. 

Bydddwch drugarog ynte. ac yn amyneddgar gyda pbiant 
tlodion, isel ac anwybodus y mynyddau a’r gwastadedd- 
Hwynt-hwy ydynt hâd Abr iham, i ba rai y perthyna yr add- 
W 



tTOGOHN 8EI0N. 


n 

«■ft'ìíìon; eeisî w'ch eu goleuo a’u dwyn yn ol i wybodaeth o Ar- 
glwydd Dduw eu tadau; cofiweìi mai Efe yw eu Duw heddyw 
yn ogystal ag yn y cyn amser, a’i fod yn syl wi gyda chymmaint 
dyddordeb ar symudiadau plant Israel yn awr a phan y rhodd- 
-odd yr addysgiadau iddynt oddiar ben raynydd Sinai, Teml 
Solomon, neu ddaear waediyd ruddíog pen Calfaria. 

Mae amser yr adferiad etto yn nesau, gan hyny feyddwch 
ddiwyd a dyfal tra y mai hí etto yn ddydd. tra y mae cyfieus- 
tra i estyn cynnorthwy iddynt, a gwneuthur cymmwynas à 
hwynt, fel y clywoch y geiriau cymraeradwy— “ Yn gymmaint 
ag i chwi ei waeuthur i’r un lleiaf o’r riiai liyn, fy mrodyr, chwi 
a’i gwimethoch i mi.” 

Tra yr ymdrechwyd ac yr ymdreehir i argyhoeddi y pagan- 
iaid mewn cenedloedd pelìenig ae ar ynysoedd y môr, y mae 
genym bobl yn ein mhysg ag ydynt mor deiiwng a deallus, 
yr un mor addas i, ac yn mhob fîbrdd yn meddu cymmaint 
hawlfraint o dderbyn yr Efengyl, am hyny estyner geiria» 
bywyd ae iachawdwriaeth iddynt. Cenadon hedd a elont i’w 
dysgu yn nghelfyddydau bywyd gwamddiedig, — i blanu ac 
hau, i fedi a thorri, i fagu anîfeiliaid, i adeiladu tai, ac i wnen- 
thurfiermydd. a gadaei eu harferion drygionus a niweidiol, eu 
crẅydriadau a u hymgyrchiadau helwriaethawg anfuddiol ac 
anrheithiol. 

Dylanwadwcli arnynt i ennill bywioliaeth lieb ymddibynu ar 
iicla, eanys ni ddiwa-lla hwynt ond yn brin a c aughysson â 
ìluniaeth; rhoddwchiddyuteich fîydd a’ch gweddiau yn ogystal 
a’ch gweithredoedd; tyweiltwch ysbryd Jieddwch a gwirionedd 
Íragywyddol i’w ndieddyliau, Uygaia pa rai a ngorir drwy hyny 
i wybodaeth o’r Arglwydd eu Duw, ac o Iesu Grist yr hwn a 
- anfonodd Efe. 

Ar yr un pryd, frodyr, gwyliwch eich i U’iain rhag eu brad- 
wriaeth a’u fíýrnigrwydd gwyllt, rhag eu drygau gẃrthuu ac 
isel, a cheisiwch eu cyfodi yn sefyìMa bodoliaeth ya gydradd â 
diwychwì eich hunain, eithr.na ddarostyngwch byth i’w heiddo 
hwy, fel y gwneir yn rhy aml gan y bobi wyuion. Dangoswch 
i ^ d y nt mai eu huwchafiaid ydych drwy eich gweithredoedd 
I ach hymddygiadau rhagorach a mwy rhinweddol, ac nad 
: ydych unol a hwy mewn dybenion hunanol a phechadurus. 

: Golygfa foduimol yw gweicd eynnifer o blant y Lamaniaidyn 


20 


UDGORS SEtOS. 


«hculuoedd y Saint, Ue y meddant yr un cyfleusderau a hreínt- 
iau a’r plant gwỳnion, ac hyderwn y canlyna daioni mawi' 
drwy hyn i'r eenedl sydd yn eyfodi. 

Ar yr ail ddydd o Fedi cyfarfyddodd yr Utahs a’r Shoshones 
yn y ddinas hon, a gwnaethant heddwcb, am yr hwn y gob- 
eithir y bydd yn gefydlog, ae y bydd o leshad parhaus i bob 
plaid berthvnol. — y bobl wỳnion yn gynnwysedig. 

Yn ayos i fynyddau yr Elk, ac ar yr oehr chwith i’r afon 
Grand, lladdodd yr Indiaid ryw dri o ddynion, a rhyw ugain 
pen o anifeiliaíd, a gyrasant y sefydlwyr ymaitli, daethant i 
Maoti, ae y mae yn debyg na ddyehwelant yr Hydref liwn, er 
iddynt adael yn agos bob peth a feddent yn meddiant yr Itìd- 
iaid. Heblaw yr eithriad yma, ni fu yr un gwir derfysg 
yn ystod y tymmor, er y rhoddwyd rhai arddangosiadau gel- 
yniaethus. a bygythiadau, yr achos o ba rai sydd hyd yn hyn 
heb ei wybod. Hyderwn yr eglurir pob materion yn foddhäoi 
eynhir, ao yr adferir pob eyssylltiadau cyfeillgar, fel y gailo y 
sefydlwyr ddychwelyd i’w sefydliadau yn y gwanwyu 
dyfodol. 

Cyssegrwyd y cynnysgaeth-dŷ yn y ddinas hon ar y 5med o 
Fai diweddaf, a derbyniodd yr enw o “ Dy yr Arglwydd.” 
Oddiar hyny rhoddwyd cynnysgaetliiadau yn gysson, ac yr 
ydys yn parhau i’w rhoddi o hyd, yn benaf dan gyfarwyddyd y 
Llywydd Heber C. Eimball. 

Y maetŷ a swyddfa Hanesydd yr Eglwys wedi cael ei adeil- 
sdu, ac yn eael ei gwblhau ya awr. 

Mae maintioli anferth o feini wedi ei osod yn sylfaen y Demí 
yr hon sydd wedi ei chwblhau yn barod i’r Uofft isaf; eithr o 
ddififyg roeini. mae y gwaith oddiar y eyntaf o Awst wedi bod 
ac o hyd yn sefylL Gorfodwyd o ddiffyg porfa yn nghylchoedcf 
y chwarelau a’r ddinas i ollwng y gweddeuau a gludasant feini 
i fyned lle ei caffent. 

:• Hyderwn y rhagflaenwn rwystr o’r fath yn y dyfodol drw y 
fanteisio ein hunain â chamlas Big Cottonwood, yr hwn a 
ddysgwylir i fod yn barod i waith tua’r laf o Fai nesaf, ac ar 
hyd yr hwn y bwriadwn gludo y gwenithfeini er adeiladu y 
gweddill o’r Deml. 

Gosodwyd Foundry ar waitb, â’r hon y gwnaethpwyd nwydd- 
au rhagorol, gan amlaf er gwneuthur peiriannau ac offerynau 



ÜÖGORN SEÌON. 


âl 

Cehyddydo!. Hwylusẃyd llawer ar eu gweithrediadau drwy 
ddefnyddio glô carrèg, gwythienau mawrion a gwerthfawr o’r 
îiwtì a ddarganfyddwyd ar amser cynnar o’f tymrnör, yn nyff- 
ryn San Pete yn agos i Fort Ephraim, ac y máe cryn lawer o 
hono wedi ei ddwyn i’r ddinas hon, eithr y rtìae yn rhy beil i’w 
gaeler defnydd cyfíredinol. 

Drwy y manteision a geir yn y Brif Swyddfa heiriannol, 
gwnaethpwyd offerynau, cyllill defnyddiol, hefyd cloion a 
a llawer o nwyddau ereill er defnydd cyffredin. Gwneir 
llawer mwy o frethyn yn yr amrywiol sefydliadau yn aẃr naa 
a wnaed o’r blaen, hefyd liedr, hetiaiij rheffytiau, brwsiau, 
sebon, papyr, cribau. llestii, haiarn, ac y mae liawer o nwydd- 
an cartrefol ereill yn Cael eú gwneuthur o’r elfenau amgylchyn- 
ol mewn cyflawnder aiidawol. 

Y mac llawer o adeilndan <la ẃedi cael eu hadeiladu yn ystod 
y tymmor, yn mhlith pa rai y gallwn enwi y Senedd-dŷ, tý y 
gwarehcidwftd yn y Gafchar-dý, a chwblhad rhan ddeheuol y 
Senedd-dy yn í'illmore, hehlaw gwelliadati helaeth a cliyn- 
nyddol mewn gwlad a thref. Y nme Uawer o felinau ac am- 
rywio! fathau ereill o bciria*>nau wedi cael eu gosod ar waith 
yn Uwyddiannus. 

Mae dwndwr gwareiddiwch yn cynhyrfu tawelwch oesol yr 
anian-leoedd hyn, tra o fryn a dôl yr adleisia cân y bwyellydd 
cynghanedd clyehau a brefiad praidd y bugail, mil adSain 
gwaith yr amaetiiwr a’r celtýddydwr ar bob llaw, ac yr ym- 
gymysga y meiinau dadwrddus eu sŵn â chroch ruad y ffrydiau 
Cyflym a ruthrant dros ddanedd anferi’n greigiau, encilia yr 
Indiad i’w loches yn mherthi y mynyddoedd, neu i fysg saye y 
gwastadedd anial. Felly, lle na chlywid er’s ychydig flynyddau 
yn ol ond rliuad eyfarthiad y blaidd, y wyllt fonllef ryfelawg, 
neu grugleisiad y gigfrán, clywwn yn awr aml gongl a cliilfaeh 
ýn adscinio nodweddiadau gwareidd dra, a gwelwn hwynt yn 
amgylchytiedig â phob phob cyfoeth sydd gymhwysiadol i 
artref y dyn gwýn. 

Mewn llawer o wledydd, ac yn mhüth dyeithriaid, teithiasom 
lawer milltirflin. heb bwrs riac j'Sgrepan yn ddirwgnach, i hreg- 
ethu efentryl yr iachawdwriaeth í’r hobl, ac ni allem braidd gael 
cysgod Mettygar dros noswaith, ond yma gallwn deithio ar hyd 
a lled y wla.d heb gyíarfod nemawr byth â neb ond Saint, y 


DDGORR SEl-OW. 


rh.'ii a (ìdnethant allan o’r byd i wasanaetlm yr Argl wy dd r cadw 
ei ddeddfau, a gwneuthur ei orehytnynion. 

Y mae cynnorthwy y Drysorfa Y. Barhaus wedi cael ei estyn 
y flwyddyn yma i ryw 1300 o bersonau. yn agos i cliwaríer 
y nifer yr ymfudwyr y tyminor hwn. Y mae gwneuthur hyn, 
drwv yr amseroedd tlawd yn y Cynnailleddau Seisnig, a mawr 
brinder arian yn nhréf, vredi eynnyg at e.n suddo rhywfaint 
rnewn dyled. 

Y mae arnryw o’r brod\r yma wedi anfon am eu (fryndiau 
drwy gynnorthwy Cwmpwiui y D. Y. Barhaus, acy maení wcdi 
cyrhaedd neu ar eu flordd tuaa ynaa; y mae dros 600 o ymfud- 
wyr eleni o’r dosparth yna. Yu awr. bydded ir bi odyr a an- 
fonasant- felly eiu oynnorthwye i dalu y dyledion a dynasotn 
o u herwydd, a thalu eu hymrwymiadau i’r Drysorfa. 

Bydded i’r rhai a deiusiant ddyddordeb yn ngwaith yr yrn- 
gasgliaii fod yn haetimms yu eu oyfraniadau, ac yn ddíoedi yn 
talu yr hyn sydd ddyledns arnynt, fel y rynnelir y Drysorfa, 
ac na chwtoger ein gweithrediadau y flwyddyn nesat drwy 
ddiffyg moddion. 

Mawr yw cri ein brodyr tlodion mewn gwledydd pellenig 
am waredigaeth ; Uaw y gormesydd sydd drwm arnynt, ac nid 
oes golwg vn y byd ganddynt am gynnorthwy o uu man arall, 
Y mae amryw o honynt wedi bod yn hir yn yr Eglwys, ac 
wedi parhau yn ffyddlon yn mhob peth. gan gyflawni eu dyl- 
edswyddau yn mhob eyleh. Ai troi c'ust fyddar a wnawn i w 
deisyfiadau, a’u gadael i oedi ynghanol Babilon ddrygionus, 
yn tnha le, yn mhob bòwyddyn ddilynol eu gofidir â phoenedig- 
aethau a rhyfeloedd cenedloedd yn fwy,fwy o hyd, ac felly yn 
parhau i dueddu at gau y ffordd yn hol ol a gwneuthur eu 
harosiad hirach yn y gwledydd hyn yn fwy truenus a gormesoî 
nag erioed, 

Ateber y gofyniad yma gan eich gweithredoedd, canys y 
ffordd yma y gorfodir ni i’w cymmeryd, ac cddieithr i ni gael 
cynnorthwy, riaill ai drwy gyfraniadau neu drwy daliad yr hyu 
sydd ddyledus i’r Cwmpeini, gorfodir ui i oedi peth ar ein 
gweithrediadau yn y flwyddyn ddylodol. Yr ydym eisoes wedi 
estyn cynnorthwy i’r eithafion pellaf, ae wedi braidd a traflyngc 
pob moddion cyrhaeddadwy o eiddo yr eglwys i joddi cyn- 
aorthwy yn y peth yma, hyderwn,gan hyny y gwneir byn y 


ÎIDGORS SEION. 


23 


fater o ystymeth tld«ys a gweitlirediad buan a rheolaidá, 
«anys toilwnÿ y w o’eli haelioni mwyaf. Y wnae wedi hir p’adw eia 
sylw ni a’r iieuuriaid cenadiaethol peilenig arno, ac wedi bod 
yn|destun eiri gweddiau a'n eyfrinach yn yr amser mynedol, 
a chymhella ei iiun i sylw pawb Saint fel yr unig agoriad 
offeithiol yn bresennol i ddrws iachawdwriaeth dymmorol i’r 
rlnii ìioliol am'ldifaìd. 

Y mae gan tiluedd ar filoedd o’r ynifudwyr a heidianti oror- 
au yr Amerie, er na.ì ydynt o’r dosparth cyfoethocaf, fodd i 
fyw hyd oni ddechreuont ddilyn rhyw alwedigaeth ennillfawr. 
Eithr amceuir i r D. Y. Barhaus waredu y tlawd gonest, y car- 
dotyn os mynwch, o gaethiwed oesau, o fanau lle y mae tlodi 
yn drosedd a eliardota yn dorriad y gyfraitii, lle y mae pob cyf- 
•ieusdra i godi yn nghyraeddiadau bodoliaeth i unrhyw radd o 
fywoliaeth foneddìgaidd a dedwydd wedi ei golli am byth, a’u 
gosod mewn 11 e ag y derbynia llafur gonest a diwydrwj'dd 
wobrwy gydweddol, lle y raae ymgyrehiadau uchaf bywyd yn 
agored i r rawyaf gostyngedig * thlawd, a lle y gosodant sylfaen 
er cylymu eu hunain a’u plant yn annatodadwy yn nghyraedd- 
iadau cynnyddol bodoideb dynoliaeth, “tra bydd tragywydd- 
oldeb yn dyfod a thragywyddoldeb yn myned.” 

Hyn sydd yn wir gariad, ac yn gyfryw a ddylai gael ym- 
drechiadau pob gwlad garwr, nid yn unig i borthi y newynog a 
diiladu y noetb, eitlir eu gosod niewn sefyllfa lle y gallant gyn- 
nyrchu eu lluniaeth drw'y eu llafur eu hunain. 

N i rodda y byd yn bresennol le sydd mor gymhwys â hwn er 
ymarferyd y fath haelioni, mau mor addas i’r tlodlion i ymgar- 
trefu, gwlad mor ofynol o’u llafur er dw r yn yn ddefnyddiol ei 
cliynnyrchiadau anweledig, llywodmeth lle y gofyna sefydliad 
ymgystadliad yr isel yn ogystal â’r ueiiel, y tlawd yn ogystal 
â’r cyfoethog, na ile y nrae gonestrwydd, medrusrwydd a theil- 
yngdod, yn lle teitlau, âch, pala6 a chyfoeth, wedi palmentu y 
ffordd cyn amied a eliyn sicred i arirhydedd a dylanwad. 

Y rnae geiryui i alaru dros golìed amryw o’r ífy'ddloniaid a 
syrthiasant yn ysglyfaeth i allu y dinystrydd a’r haint, o ba rai 
y nodwn y brodyr W. W. Major a John Perry o’r genadiaeth 
S*esonaeg. Andrew L. Lamoreaux o’r Ffrengaeg, James F. 
Bell ìỳj Italaidd, a’i briod, a Jaeob F. Secrist o’r Swisaidd. 

Tn|y gaiarwu eu colied, ac y cydymdeimlwn yn ddwys a’u 


ÜI'GORN SEtO». 


34 

teuluoedd a’u cyíeillion amddifaid, Uawenhawn am eu bod pa» 
y syrtliiasant yn ngwasanaeth eu Prynwr, ac yn ymwneyd â 
lledaeniad ei achos Ef ar y ddaear. Hyderwn gan hyny 
iddynt gael eu eymmeryd i ddyben iocth, ac y derbyniant 
gymmeradwyaeth Barnwr yr lioll ddaear yn nydd y cyírif a r 
taledigaeth. 

Y mae yr ITenuriaid Lyman a Iiich o hyd yn Nghalifornia, 
yn llafurio yn San Bernardino a llefydd ereill yn y daiaetli 
hono; mae yr Henuriad Orson Hyde yn bwydd Carson r Tiriog 
aeth Utah, lle y mae efe wedi sefydln Cangen o'r Eglwys. Y r 
Henuriad John Taylor sydd yn New York, yn llywyddu, ac yn 
golygu y “ Mormon.” Yr Henuriad F. I). Richards sydd yn 
Liyerpool yn llywyddu dros y Genadiaeth Ewropaidd, ao yn 
golygu a chyhoeddi “ Y Star.” Yr Henuriad G. A. Smith sydà 
e hyd yn llanw y swydd o Hanesydd a Chofnodydd Cyíiredinol 
yr Eglwys, ac yu nghyswllt a’r gweddill o’r Deuddeg Apostol, 
Mae Lly wyddion y Degau a Thrugeiniau ac ereill yn Uafurio yn 
amrywiol Sefydliadau Utah, ac yn cael eu lianfon o bryd i bryd 
yn ol fel y byddo dyledswyddau yn gofýn. ¥r Henuriad ürson 
Spencer sydd yn golygu a chyhoeddi y “ St. Louis Luminary” 
yn St. Louis, Mo., ac y inae Georgo Q. Cannon yn cyhoeddi 
Llyfr Mormon yr yr iaith Hawaiaidd yn San Francisco, Cali- 
fornia, lley bwriada gyhoeddi papyrhefyd. Yr Henuriad Dau 
Jones sydd yn cyhoeddi Uogorn Seion yn Abertawy, Deheu- 
dir Cymru; John Van Cott y “ Se'indinavian Star ” yn Copen- 
hagen, ac Angustus Farnham y “ Zions Watdnnan’ yn Aws- 
tralia. 

Mae Cenadon yr India Ddwyreiniol wedi. ac yn dycliwelyd 
yma, yn ol pregethu yr Efengyl yn flf'yddlon am o ddwy i bum 
mlynedd, yn y wlad baganaidd hono heb ond yehydig o lwydd- 
iant yn ymddangosiadol. 

Mae y gwaith yn llwyddo o hyd yn Awstralia, Ynysoedd 
Sandwich, California, yr Ynysoedd Prydeinig, Denmarh^ 
Swedan, Gogledd Itali, Switserland, Fraine, y Tiríogaethau 
Brytanaidd, ac mewn llawer rhan o’r Unol Daleithiau. Yn 
Cape Town, Deheudír Aflí'riea, y mae hefyd Gangen gyílawn o'r- 
Eglwys. 

Gadawodd gwmni o Saint Sydney, Awstralia, gyda bwriad ì 
gasglu i San Bernardino a’r Ile hwn, eithr nid oes ond jjchydig 


ÜDOOEN SETOlí. 


25' 


wefli cyrliaedd ein goror gorllewinol etto. drwy i’r liestr orfod 
troi i mewn i Honolulu mewn cyfyngder,. lle ei collfarnwyd, ac 
felly siomwyd hwynt yn eu dysgwyliad am gyrhaedd y« fuan 
i’n trigfanau heddychlawn. 

Dyma y cynnyg cyntaf a wnaethpwyd i gasglu y Seint o 
Awstralia, a gobeithiwn y terfyna yn llwyddiannus, canys y 
ìnae amry wiol ereill yn y parthau hyny a ddymunantyn fawr 
i gyd ymgasglu â’r Saint yn y dyffrynoedd liyn, eithr nis 
gallant hyd yn hyn gael llestr i’w cludo, gan riad oes ond 
yciiydig forio a masnachu rhwng ein goror gorllewinol â’r- 
wlad hono. 

(Yn parhau yn tud. 28.J 


XJ B G 0 U N S E T 0 N. 

% V V 

ŵercM p £aint. 


DYDD SADWRN, IONAWR ]9, 1856. 

CTLsnREniAn yr “ Udoorn.’’ — Penrìerfynodd y mwyrif o- 
Lywyddion y Cynnadleddau mewn ®ymrhor a fu yn ddiweddar 
mai doethach declireu y gyfrol bresennoî gyda yn agos i’r un 
rhif â’r gyfrol olaf, o herwydd yr ystyriaethau a gsnlyn: — 

laf. — Na fydd nemuwr ddim arall yn cael ei gyhoeddi yn 
„■ Gymraeg. 

2il — Fod y “ Rou/.e' i’r í.lyn Halen. a’r “ Lunnnary'' braidd 
wedi eu diweddu, heb obaitli y daw nemawr arall yn eu lle ar 
a wyddys. 

3ydd. — Bydd Uawer a ddysgwyliant yn awrygallant ym- 
fudo yn cyfnewid eu mheddyliau, ac yn Rwyddus atn yr 
Udgorn. '• 

4ydd,— Y gall yr ymfudwyr i’r Taleitliiau dalu yn mlaen am 
}’ gweddill a fydd o’r gyfrol ar ol eu hymftniiad, a’u cael ar cit 
hol i’r Taleithiau. 

5med. -O lierwydd y dysgwylir lluoedd o’r byd i’r Egiwys ar 
öl yr ymfudiad ag afyddant yn dda gandaynt ei gael,. 


26 


ÜDGOHN SiSIOÍJ. 


fiforl — Am y dy'lai ymfudwyr i Seion fỳnu cael derbyuwyr 
vn uii Ilo cyn yr elont, i’r hynniallun jod y* an3.llu.0g os dewisa 
-wneuthur ei ddyledswyiìd. 

7ted. — 0 berwydd, os lleiheir ei gylclirediad y byddai raid 
codi ei bris. 

b ed. — O herwydd, mai ar yr ammod o gymmeryd dau rifyn 
y goatyngwyd ei bris i yeini'jg ; abaroodd y Llywyddion mai 
gwell fyddai aan eu 8aint hwy gacs dau am ddwy geiniog nâ 
thalu dwy geiniog am un rhifyn, ac mai gweli gan y sawl a fedd 
ronyn o ycbryd. Seion dalu nad faint a gostia, nà bod yn 
nmddifad o’r newyddion a’r dilysgeidiaeth anmhrisadwy a ddel 
,oildivno drwyddo! 

9fed. — O herwydd os na ellir gwneuthur defnydd o’r cyfan ar 
yr ystyriaethan hyn, ac os anfonir i’r Swyddfa ar amser yr 
ymfudiad, lleihir eu rhif yr hyn a effeithia yr ymfudiad ar y 
■cyiehrediad. Y sawl na wel y lle9hàd o’r amcan, ac na foddlonir 
drwy yr ychydig resymau yna i ddechreu, gofyned, achailf naw 
neu ddeg ereill atynîî 


Onooo Li.vkr\tj. — Pit fodd y cludicn ein llyfrau gyda y ddau- 
olfenniì gofyni» yu fynych. Atebwn, y gellir naill ai gadael y 
ilyfrau gyda, Llywydd y Oynnadledd, neu rywun arall a ddew- 
iser : eu eludo hyd y gwersyll, a’u gadael yn y Swyddfa yno 
hrd nes y gallir anfon aiu danynt gyda y wageri y tymmor 
flessf, reu ffordd arall, gall y s*wl a íedd fodd logi eu cludiad 
ant tua phump ceiniog y pwys dros y plains gydaysawla 
,elnnt È- w.igeni. Wele ddewiso dair ffordd. eithr er dim ni chaiff 
iiH thlodi nae un achos arallein lluddias ni i fwynhau ein llyfrau 
.yii Seion, 


\kwvoi.ioií o Utah — Lioffwn a ganlyn o’r “ Deseret News” 
r.m l .wdret, newydd gyrhaedd i law Farhaodd y tywydû yn 
lu fryd liycl Uydref: mwynheid ieehyil da yn gyffredinol drwy 
y sefydliadaB; difrododd y eeiliogod y rhedyn, &e., y liafur gan 
mwyaf niewn rliai dyffrynoeiM, ol! braidd mewn ereili, tra yr 
arbedwyd ereill yn dda, fel, ar y cyfan, dywedir y bydd digou o 
ymhorth gyda chynnildeb yn U’tah byd y cynbeuaf nesaf, er 
mei prif ymddybynjaeth llawer fydd y cnydau diweddar o 
^jloron, Jd yr Indía, eríiii, melons, &c, Cnydiodd y coedydd eu 


i:j>ttOHN SBIOB. 


27 


ífrwythau yn rhagorol o dda; ccsglir sylwedd nîd armhebyg i’r 
tnanna a. wlawid i'r Israt-liaid oddiar ddail y coed a’r llysieu, 
oddiar y creigiau a’r glaswellt. o’r hwn gwneir llawnder mawr o 
si wgr, a’r hyn a wna i fyny i raddau ddîítygì adau y llafur. Er 
hyn oll ni ehlywir na grwgnad» na digalondid yn mhlitli y 
•Saiut, eithr mae eu hymdrtibyniad ar drngaredd Duw, au gob- 
eithion am y dyfodol i’w ganfod yn amlwg yn eu hymdrecliiad- 
au diüino i adeiladu y Deml, yr adeiladau cyhoeddus a’r am- 
rddiffyniadau. 

Drwg geuym hysbysu fod rbai dihirod # blith yr Indiaid yn 
awr ac eilwaith yn afionyddu rliai or soíydliadau pollenig, yn 
liadrata rhai o u hanifcüiaid, a lladdasant dri or brodyr yn y 
sefydiiad newydd ; a wosethpwyd yn mynyddoedd yr Blk, fTôdd 
v gweddill o’r brodyr am eu heitiioes, gan atiatíl eu lianifeiliaid 
a’u nhwyfau yn yspail yn meddiant yr Imiiaid. Mae y Llyw- 
ydd Young wodi anfou tnilwyr i amddiffyn y sefydliad a fyg- 
ythid. Cyrhaeddasai holl wersyiloedd yr ymfudwyr ben eu 
taitli y n llwyddiannus. Dy.chweiodd y cenadon o’r Iftdift 
ddwyíeiniol ac Awstralia, ynghyd a phrif awdurdodau Dyffryn ^ 
Carson yn ddiangol Jtefyd, y Dirpcwywyr a aethant i sefydlu 
.cyffiniau gogloddol y Diriogaetli. 

Maejsefydliad nowydd y I.os Yegas yn bur llwyddianmts yn 
yn mhob peth a geisiant wueuthur, cawsant gryn wlaw a f* o 
fawr fendith a chymliorth i’w cnydau. 

Canntola newyddiadut'on Cnlifornia sefydliad y Saint yn San 
Bernardino yn fawr, a chyfaddefant fod diwydrwydd, moesoldeb 
a rhinweddau eu cymmydogion Mormonaidd yno yn eglur 
wrtlthrofi y mil eatngyhuddiadau maleisddrwg a dacnir arnynt. 
Maent wedi cynnyrchu y rhywogaeth oreu o g.ottwm yn Santa 
Clara, yr hwn a fydd o fawr les i’r Diriogacth. 

Drwy lythyr cysurlawn oddiwrth ei ‘'hanrier oreu,” yr hon a 
enlÿn ei choflon caredig i’w chyd-genedl, dealla y Gol. fod 
trigolion Sanpete yn mwynhau iechyd cy ffredinol ; fod yr Ind- 
iaid yn heddychol, ac er na tbyfodd braidd fesur o wenith yno 
fod y llysieu, &c., yn diwaliu y trigolion. Dealla newydd da 
arall, sef yw, fod y gwenith a hauasidy llynedd yn dda yn y tir, 
ac y gwnaiff yti hâd am eleni drwy ei ddwfrhau yn brydlon ; 
gwerthfawr yw hyn pan y mae y fath briuder hád. Cawsant 
; aljian ddefftydd rliagorol i wneuthur clycltau yn ddiweddar. 


28 


CCGORN 8EIOS, 


F Cynnalíwyrt Cymmanfa yn Ninas y Llyn Halon Mawr at' f 
6fed, 7fed. a’r 8fed o Hydref.lie y mwynhawyd undeb ac ysbryif 
rhagorol, gwnawn le yn ein rhifyn nesaf i rai o’r pethau dydd'- 
orol a fu dan svlw ; hyd hyny inyfyrier ar yr Epistol addysg- 
lavn yn y rhifyn hwn. 


[TRYDY'DD EPISTOL CYFFliEDINOL AR D'DEG, &c. 

* [Pailiart o fluit. Î5.j 

Mae y Saint yn casglu adref o hlith pobiaith, pobí, ít chenedl;; 
a thra yr ydym fel ymayn cymlierfeddu y fatli gjrdymgynuulL 
iad amlrywiaethog o imb math o bobl o braidd boli cenedl, er y 
tywysir ni gan un ysbryd, amcan, a dymimiad cyffredinol, y 
mae yn gweddu i un ac oll fod yn gy nnnwy nasgar, caredig a i 
thirion tuag at eia gilydd, a cheisio addysgu y bobl, ftl eu cys- 
syllter yn fwy anwahanol mewn tehnlad, hunan-les, heddwcli' 
ac undeb, yn ojystal ag mewn ffydd, gwirionedd a rhwymau y 
eyfammod newydd a tliragy wyddol. 

I’r perwyl yma ac i gyrliaedd yr amcan hwn yn well, y pen-' 
ododd y Gymmanfa ddiweldaf Henuriaid i fyned yn genadou 
i r holl sefydliadau drwy Utah, fel yr yniweRhao y bobl yn eií 
ehwaeth a’u dealltwriaeth, ac yn mhob doniau a grasusau; ym- 
rywiogu yn eu golygiadau a’u teimladau, ymgryfhau yn eu’ 
ífydd, ac fel drwy beidio esgenlueo materion a ystyrir yn rhai 
hychain a dibwys bywyd sweithredol, y laifTer y genedlaeth 
yma o Saint yn bur a santaid I, yn addfwyn ac iíwnweddog yn 
eu trafodaeth a’u gilydd. byd y nod yn guiofnau lieirdd yn ym- 
debygoli i balas. 

Cofiwch mai gwael hethau bywyd a flurfìaiit ein bndoliaeth. 
ac nad oes ddigwyddfeidnu mawrion ond yn anaml liebddyot.- 
Nad pa mor lleied y byddout, fiv ledswyfìílau pwvsig liywyd 
ydynt, ar ymarferi ad beutiyddiol o ba rai y diln na laWer er dar- 
paru pobl erbyn dyfodiad yr Arglwydd lesu, neu i*w ImMdaSU i 
gael dyrchafiad yn nheyrnas ein l)uw. 

Am liyny talwcli sylw í addysgiailan y rhai Iiyny a anfonas- 
om i ch plith, a darfydded pob cynnen, digasedd. nc yinrvsoi* 
yn eich mysg ; byddwcli fyw i’cli crefydd, ac amlh.ied heildwch, 
ffydd, carkul r a gweithredce id da. 


ÜDGHON 8E10S. 


29 


Wrtli yr Henuriaid a beuodwyd ar y eenadiaethau hyn, dy- 
wedwn, *■ Ewch allan yn ysbryd gostyngeiddrwydd ac add- 
fwynder, a dysgwch y bobi yn y pethau a berthynant i’w 
iiiaehawdwriaeth dyuimorol yn ogystal a’r tragy wyddol, ac hyd 
oni fyddant ar gynnydd mewn ysbryd santeiddrwydd, glan- 
weidd-dra, trefn. a ehynnildeb, egwyddorwch hwynt yn 
ngoleuni yr Ysbryd Glân yr hwn sydd yn ty wys ac yn arwain i 
bob gwirionedd.” 

VVrth yr Henuriaid tramor, dywedwn, “Byddwch ddiwyd 
yn eich holl lafuriau, yn ffyddlon yn eich tystiolaeth i’r bobl, a 
phan y derbyniatit y gwirioncdd dysgwch hwynt i fyw ac ym- 
arferyd eu crefydd santaidd.” Y niae yn hawdd dyoddef 
erlidigaeth. amddiffyn y ffydd, ac hyd y nod farw drosti; ypeth 
aitliawddaf yw byw wrthi ; cael ein tueddu yn wastadol gan ei 
dylan wadnu santaidd, a'i liymarferyd yn holl Iwybrau bywyd. 
Nid i’w chredu fel rhyw wael degan neu chwareu-beth, nac er 
eiu difyru pan yr ewyllysiom, ac yna ei gosod o'r neilldu y mae 
hi, eithr ffaith safadwy y w a ddwg broâad beunyddiol, a wna 
yrnyraeth â phob math o’n mhasnach, a threiliad ein hamser, yn 
ogystal ag â phethau crefyddol ysbrydol y meddwl. 

Mewn gair nia oes yr un gofyniad na dyledswydd arnom ar 
y ddaear hon ond i wasanaethu Duw, cadw ei orchymynion, 
casgiu ei Saint, ac adeiladu ei deyrnas arni, i hyn yr ydym yn 
byw, a thros hyn y dysgwyliwn farw. Ond y prif anhawsder 
gyda y Saint yw i fyw i’w crefydd santaidd, a dilyn y llwybr 
hwnw a sicrhâ iddynt ei bendithion a’i breintiau, a’r cyn- 
nyddiant hyny o ffydd, dealltwriaeth ac ymwelliant a allaut 
fwynhau. 

Nid yw ond gorchwyl hawdd i ni gyssegru ac ymroddi ein 
hunain a’r oll a feddwn i achos y gwirionedd ac adeiladiad 
teyrnas Dduw ar y ddaear, eithr y mae o hwys i ni iawn osod 
ein hunain a’n meddiannau lle y gwnawn fwyaf o ddaioni. Y 
niae o bwys i ni fod yn ufi 'M nc yn hawdd ein trin yn nwylaw 
gweision Duw, ae wedi y eofleidiwn y gwirionedd, a gosod ein 
hunain a’r oll a feddwn ar yr allor, i aros feUy yn ddisylw o 
gyfaill fel gelyn, tywyniad haul neu gysgod, heddwch neu 
ryfel, digonedd neu newyn a haint. Ein dyledswydd yw nid 
yn unig proffesu a bod yn gredinwyr, ond yn weithredwyr ein 
biaehawdwriaeth, gan barhau yn ffyddlon yn mhob peth hyd y 


ODGORî! SBIOS. 

ro d hyd y dìwedcì. ' Pan yr ymrestrwch tan faner yr efengyîf 
rhoddwch ddanghoseg ymadawol i’r gwrthwynebwr, ac na 
roddwch iddo loehes yn eich mynwesau byth wedy n, na oso • 
wcheich hunain na dim a feddwch tan ei ddylanwad byth 
wedy’n; byddwchíywer adeiladu teyrnas em Duw, a bydded 
eich gweithredoedd yn gydweddol â’eh proffes. 

" Dywedwn wrth yr Ilenuriaid tramor yn ogystal a char 
trefol “ Dyhidler yr egwyddorion iiyn i’ch meddyliau, a medd- 
yiiau'yr holl Saint, yn gyfrifol y byddont hwy »’r awdurdodan 
sydd drostynt, byw yn ostyngedig a wneloch ohwi gerbron yr 
Arglwydd, gan ddelio yn gyftawn a ehywir, fel y trigo Ysbryd 

yr Arglwydd yn helaeth ynoch.” 

Dan y dymuna yr Henuriaid sydd ar genadiaethau tramor 
ddychwelyd adref, ac na fyddant wedi cael un hysbysiad ar y 
mater, eu hawlfraint yw ymgyfarfod, a gwneuthur y gofymad 
, n destun gweddi ac ymbil gerbron yr Arglwydd, ac yna 
o-weitbredu fel y penderfynir mewn cyngbor yn unol â thuedd- 
ìadau yr ísbryd Glán. Eieb hawlfraint yw gwybod meddwi 
ac ewyllys yr Arglwydd ynghyìch pethau fel yma, a thrwy 
ddiìy n yr iawn lwybr chwi a’i cewch. 

Gwneler pob peth yn weddue ac mewn trefn, ac ymgasgled pob 
Sant a allo y cytieu cyntaf i Seion tra mae y ffordd yn agored; 
pa nn a gant gynnorthwy gan y Drysona ai peidio; bydded 
iddynt ddyfo i areu traed, gyda dauolienr.i neu wilberi, gwreg- 
ysu eu lwynau a cherdded trwyodd, 'ac ui chaiff dim eu rhwys- 
tro na’u hattal. 

Mewn peTthynas i ymfediad tramor sm flwyddyn etto, býddc i 
iddynt ddilyn y ffordd agie»idol o Boston, Caerefrog Newydd, 
neu Philadelphia, a disgyn yn Ninas Iowa, nen yn y man y 
diwedda y rheilffordd ar y cyfryw aniser; diwaller hwy yno & 
dauolfenni er cludo eu bwyd a’u dillad arnynt, yna bydded 
íddynt gcrdd^d a’n llusgo, ae arbedent drwy hyny gostau 
dirfawr bob blwyddyn ;m we-'d ŵíu a th-d u er crocsi y 

gwastadedd. 

Disgwyîiwn y bydd i’r fath fint»i deithio yn gyntnac un o 
ycbain. Dylent gacl rhyw i.ifero dda llaetbog er iddynt gael 
llaeth, ac ychydîg eidionau i’w lladd a’ubwyta ar y ffordd yn ol 
eu hanghcn. Yn y ffordd ymn dilenir holl gost, perygl. a eholl- 
ed gweddeuau, a’r traUod o'u lierwydd, a bydd i’r Raint ddianc 


UDGoaa seioí*. 


yu fwy effeithiol rbng y golygfeydd cyfyn g, poemis a marv. r ol- 
aethus sydd wedi darostwng cynnifer o’n brodyr &’n chwiorydd 
yn isel yn y llwch. 

Bwriadwn anfon dynion ffyddiog a pbrofladol, a’r iawn add- 
ysgiadau i ryw gychwynfan addas. er gosod y cynlluniau uchod 
mewn gweithrediad ; dealled y Saint ynte, a fwriadant ymfudb 
y flwyddyn ddyfodol y dysgwylir iddynt gerdded a llusgo eu 
llwythau yn groes i’r plaìns. acna chynnorthwyir hwynt gan y 
Drysorfa mewn un ffordd arall. 

Os gwrthgilia neb o herwydd y trefniad yna, goreu oll, canys 
y mae lawer yn well i rai o’r fath wadu y ffydd cyn y eychwyn- 
ont, nac i wneuthur felly am ry w achos gwael wedi y cyrhaedd- 
ont yma, ae os na feddant ffydd ddigonol i anturio ar hyna o 
orchwyl, a’ì gyflawnì hefyd, nid oes ganddynt ffydd i ddyoddef 
gyda’r Saint yn Seion, y gyfraith nefol a arweinia i ddyrchafìad 
a bywydau tragywyddol. 

Os unwaith y gwneir pruwf teg o’r peth hwn, ac y bydd nrnr' 
llwyddiannus ag y mae yn ddiammheu genym y bydd, dileir 
prif gost yr ymfudiad, o ganlyniad caiff eliwaneg nae arferoî 
gynnorthwy. Am hyny, Samt, a phob Henuriad dyohweledig 
a fwriadweh ddyfod trwyodd yn gwmnîocdd, ystyriwch y mator 
yma, a pharotowch yn gyferbyniol. 

Yn ystod y Gyuruiàufa tíyffredinol sydd wedi newydd fyned 
heibio, eyng'iorwyd y bobl ieuangaidd i gael eu cynnysgaeth- 
iadau a pliriodi; gan hyny hysbysem cin bod yn barod i roddi 
i’r Saint eu cynnysgaëthiadau yn Nhy yr Arglwydd, yr hwn a 
adeiladwyd ac a gyssegrwyd yn benodol i’r dyben hwnw ; arn 
hyny cymuiered rhieni, ymgèleddwyr, ac esgobion y mater yma 
yn iawn mewn llaw, a chynghorant yn rhydd gyda’r bobl ieu- 
ainc a darparant hwynt i dderbyn eu eynnysgaethiàdau n’u 
seliadau. Ddynion ieuainc, cymmerwch i ehwi eich lmnain 
wragedd o ferched Seion, a deuweh i fyny a derbyniwch eich 
cynnysgaethiadau a’ch seliadau, fel y cyfodoch hâd santaidd i 
Hduw Adraham, hyd y nod üffeiria.iaeth santaidd freiniol, a 
gant ei geni iddi, gau feddu hawl-fraint yn en hallweddau, ac i 
wemyddu yn yr holl ordinhadau a berthynant i Dy yr Ar- 
glwydd. Gadewch eich ffolineb, a deuweh yn ddynion i Dduw> 
gweithredweh yn ddoeth ae yn uniawn o’ì fl.n n Ef, a bydd i V 
fendithion dewisolaf eich dilyn. 


UDGORN SEIOÎ». 


:32 

Aniiogwn yr hollSaint i fyw yn tmiawn, i gofio cadw eu eyf 
amniodau â Duw ac á’u gilydd, i dalu cu degwm, a gwneuthur 
eu cyssegriailau mewn ysbryd haelionus, a chyda pliob cyd* 
wybod dda, lieb ammheu dim. 

Cadwch orchymynion yr Arglwydd, cadwch yr aduysgiadau 
a'r cynghorion a dderbyniwch gan y rhai a osodwyd i lywyddu 
drosoch, byddwch ffyddlon a diwyd, cynnil a threfnus; edrych- 
w’ch yn barhaus at yr Arglwydd am ddoethineb, a dygwch i 
íyny eich plant yn ei addysg a’i athrawiaeth Lf, fei pan gwbl- 
haoch eich pererindod ar y ddaear, y gaUoch ymadael mewn 
heddwch, wedi gweitliredu cyfiawnder a sefydlu barn arni, a 
thrwy fod wedi ymdrechu ymdrecli deg a chadw y ffydd, fod yn 
barod i ddyfod allan drwy adgyfodiad gogoueddus i etifeddu 
hywydau tragywyddol a dyrchafiad, a Duw a’i caniatao er 
mwyn ei auwyl Fab. Amen. 

Brigham Yodjtg, 
Heber C. Iáimiiall, 
Jedediau M. Geant. 

Dinas y Ll. H. Mawr, Hydief 29, 1855. 


Tahadau at Ddtjled Cynnadledd Orliewinol Morganwg o Ion. 2 
hjdlon. 15.— (Yr ail addewidion.) 

£ s. d. £ s. d 

Daniel Lloyd, Abcrcenflìg .. 0 10 0] David Llywelyn. Castellnedd 0 5 0 

Willisui Evaus, Llwyni ...... 0 10 0 I Hopkin Jones, Treforris.« M 0 5 0 

Uaac Ev»ns, Cwmafon 0 2 6 I Gweiillìan Jones, ei wraig .. 0 o o 

David mab J. Jones, Ysliad 0 5 0 | Cyfanswm £2 2 0 


Dbrbyniawau am Lyfrad o Ion. I tiyd Ion. 15.— Edward 
Middleton, £14 ; Wm. Lewis, £3 lOs; B. Jones, £9, 

*,* Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eircliion a thaiiadau 
i Capt. Jones, “ Udgorn Seion” OJJice, Swansea. 


CYNNWY8IAD. 


Trydydd Epislol Cyffredinol ar ddes, 4c 17 

Golygyddlaeih,— Cylcbredlad yr “ Ldgorn,” — Cludo Llyfrau, — Newydd- 

íon o Ulali 25 

Trydydd Epistol Cy ffredinol ar ddeg, 6te. — (Parhad) 2S 

2'alíadau, 32 


A B ERT A W Y : 

ARGRAFFWYD A CUYllOEDDWYD OAN D. JONES. 


ÜDGORN SEION, 

«BO 

^eren g ^aínt. 


Rhif. 3.] CHWEFROR 2, 1856. [Cyf. IX. 


COFNODAU CYMMANFA GYFFREDINOL 

■Eglwys lesu Grisi o Saint y Dyddiau Liweddaf, yn ymgynnulliedig 
yn Ninas y Llyn Ilalen Aíaicr, a ddechreuwyd dydd Sadtcrn, 
Ilydief 6, 1855. 

[A gyfieithwyd o’r “ Deseret News” gan Thomas Harris.] 

Y Lltwydd B. Yoùng yn llywyddu. 

Ar yr esgynlawr: — y Llywyddion B. Young, H. C. Iíimball, 
a J. M. Grant. 

O’r Deuddeg Apostol: — P. P. Pratt, 0. Pratt, W. Woodraff, 
G. A. Smith, E. T. Benson, L. Snow, ac E. Snow. 

Degau a Thrugeiniau :— Joseph Young, H. Herriman, Z. 
Pulsipher, ac A. P. Rockwood. 

Corwm yr Arenoffeiriaid : — David Pettegrew. 

Esgob Llywyddol:— Edward Hunter. 

Llywyddiaeth yr Estynfa:— DaTid Fullmer, T. Rhoads, a 
P. H. Young. 

Cotnodydd y Gymmanfa:— T. Bullock. 

Arfynegydd :— G. D. Watt. 

Galwyd i drefn gan y Lly wydd B. Young. 

Canodd y côr, — “ The rnorning breats, the shadows flee.” 
Gweddiwyd gan y Llywydd Young fel ycanlyn: — “Tydi 
Dduw yr hwn a breswyli yn nhragywyddoldeb, sef ein Duw ni» 
Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, a Thad ein hysbryd- 
sedd ni, Tydi yw yr hwn a ddymunwn addoli ac at yr hwn yr 
3 [Pris \g. 


34 


t;dgokk seio’s'- 


ydym yn edrycb, canys yr ydym yn teimlo ein hunaín (îsff 
r wy med i gaethau i Ti, ac i’th gydnabod di am ein bodoliaeth ar 

dy ddaear. . 

Edrychwn atat Ti y boren liwn yn enw dy Eab.Icsu Gnat, yr 
) lwn a roddaist yn bridwerth dros ein pechodau, a thros bechod 
yr holl fyd, a thrwy enw ac iawn yr hwu y dysgwyliwn fywyd 
tragywyddot. 

Yn gymmaint ag i Ti waredu y ddaear a’r holl bethau sydd 
arni, nyni dy greaduriaid ag ydym wedi ein cynnysg’aethu â 
dealitwriaeth, a ddymunwn dy addoli mewn ysbryd ac mewn 
gwirioitcdd, gan weddio arnat ti ein Tad, yn enw Iesu Grist, 
am oleuni dy Ysbryd i wybod pafodd i’th addoli I)i, i wybod pa 
fodd i adeiladu dy deyrnas, i wybod pa fodd i nesâu atat yn 
gymmeradwy, ac mewn dull a fydd yn ddérbyniol i holl fòdau 
santaidd. Ein Duw yw yr liwn a addolwn ; ac yr ydym wedi 
ynigynnull y boreu hwn yn dy enw i drin gorucliwylion ag 
sydd yn pertliyn i adeiladiad dy deyrnas ar y ddaear. 

Yr ydym yn teirnìo yn ddioleÌTgar i ti, ein Tad, dy fod wedî 
dadguddio dy ewyllys yn ein dydd, dy fod wedi lletaru o’r nef- 
oedd a chyflwyno yr offeiriadaeth santa'idd i ddynion, ac agoryd 
ctto ffordd bywyd ac iachawdwriaeth, ac mai nyni yw y ded- 
wydd gyfranogwyr o lioni. 

Cynnorthwya ni i werthfawrogi y benditliion a fwynhawn. 
Yr ydym wedi eael y fìraint o ymgasglu yma i’th addoli Di, heb 
neb i’n cythruddons pheri ini ofni; Tydi a’n symudaist ni yn 
mhell oiidiwrtli ein herlidwyr, oddiwrth y rhai a gcisiasant ein 
gormesu. ae ohhwrth y rhai a laldasant ein prophwyd ac a 
ddinystriasant lawer o’r Saint. Yr ydym yn diolch i Ti am dy 
fod wedi ein symud ni i’r mynyddoedd hyn. Cynnorthwya ní 
i ystyried fod ein bendithion llawer uwoh n*g eiddo ein cyd- 
raddoüon ; pan y mae miloedd yn eistedd roewn tywyllwch, 
yn mro a ehysgod angeu, yn dyoddef eisieu ymborth, yn dy- 
oddef trwy ormesiadau breninoedd a lly wolraethwyr, yn 
crymn i lawr yn eu llyfytheiriau heiarnaidd, heb y rliyddid o 
lefaru na gweithredu, nac hyd y nod braidd feddwl drostynt eu 
hunain. Cyrrnortliwya ni i ystyried y fenditli o gael ein gen- 
edigaetb a’n meithriniad mewn hinsawdd mwy heddychol, ac 
yn mldith pobl mwy llettygar, lle mae y cyfreitbiau a’r llywod- 
*aetb o dan ba rai ein ganwyd yn eaniatáu rnyddid i fuddwl a 


UÖGOHN SMÍON. 


n 

Beíariii ac ar y dedwyddol dir hwn, sef America, lle y danfon- 
aist alian eyflawnder yr Efengyl ac Oífeiriadaeth drag.ywyddol 
dy Pab, )le yr ydwyt wedi sicrlìan i bawb y rhyddid o’th addoli 
di yn ol cymhelliad eu eydwybodau. 

Yr ydym yn diolch i Ti am ein bod yn awr yn mwynhau y 
fraint lion. Cynnorthwya ni i ystyried a gwerthfawrogi y 
pethau hy n . 

Pan yr edrychwn atat ti, ein Tad, gan fÿfyrio ar ein ham- 
gylchiadau., a’u cyfcrbynu liwynt ag amgylcliiadau trigoliou 
gwledydd ere-ill, gallwn ddweyd ein bod yn nesàu atat gyda 
chywilyddd gwyneb pan yr edrychwn ar dy Saint a’r rhai a 
broffesant dy adnabod di, ac ar yr un pryd yn canfod fod yr 
ychydig, diwerth, materion dibwys perthynol i’r selÿllfa bre- 
sennol yn achosi l’th bobl i bechu. 

0 Arglwydd, yr ydym yn teinilo i weddio ac ymddadlu á 
thydi ar i ti gymmeryd trugarodd ar ein gwendidau — bydd yn 
drugarog tuag atom. 

Ac yn gyrnmaint a’n bod wcdi j T mgasglu y boreu hwn i’r 
dyben o drin gonichwylion, yn y cefỳllf* o gymmanfa gyfFred- 
inol, yr ydym yn gweddio arnat yn enw yr Arglwydd Iesu 
ar fod dy Ysbryd i ddylaiiwadn pob calon, fel y eaffbm ein 
galluogi i’th addoli mcwn yobryd ac mewri gwirianedd, i adael 
cin holl bechoduu a'n pethau dilas, a gadnel heibio y pethau 
hyny a ddrygant ein heddwch ec q dristant Ysbryd Bantaidd 
ein Ilarglwydd Iesu, cauys yr yciym yn dymuno bod dy blant 
ffyddlawn. 

Gweddiwr, arnat ar fod pnb calon yn derbÿn effaith cymhwys 
goleuni gwirionedd tragywyddol, fel y deallom ni dy ewyllys 
mewn eyssylltiad á ni, fel y caffòm dueddiad i wncuthur dy 
ewyllys. i garu yr Arglwyd.d ein Duw â’n hoti galonau, i garu 
ein cymydogion, yn neijlduoi dy Eaint, fel ein hunr.in, i lynu 
wrth gyflawnder a chashâu drygiuni, ac i wneutiiur daioni hyd 
y >'0(1 i’n gelynion. — Gweddiwn ar fod dylanwadau dy Ycbryd 
i fod gyda ni drwy oin cymmarrfa, fel y byddo y nefoedd yn 
drugarog uwcb ein penrt r, ac y byddo cuddlen tywyllwcii, hyd 
y n od ty wyliweh dudew, yr hwn sydd yn gorchuddio eenedl- 
oedd y ddaear, i gael ei gymtneryd oddiwrthym ni,fel y galiom 
weled a gwybod pethau fel ag y maent, a deall meddwl ac ew- 
ybysyr Arglwydd o bjrthynas i ni, fely deallom dy ffyrdd a’tb 


îtf 


ClìGüíCS S£ IOS. 


fynediadau allan yn mhlith cenedloedd y ŵear ffel y J* 
oin dynghedfen dyn, a’r dynghedft-n ddyfodol a beithyn n y 
bobl, ae i’th deyruae, a gwybod a deall pethau mynedol.presen- 

'I^ArghÍydd. yr ydym yn gofyn (ienyt i adael dy Ysbryd í 
irpliwys arnotn fel y bydd i bob un ag sydd wedi ymgyunuls 
vma i’th addoli di i dderbyn eu nlierth ysbrydol yn adnewy 
; L fel y bydd i bob un a lefara o flaen y bobl i gaet eu llanw 
à ’gallu Duw, fel y byddo i’r Ysbryd Olân ysbrydoh pob un i 
iefaru, i wrando, i ganu, i weddio, i ysgrifenn, ae i wneuthur v 
pethau hyny perthynol i drefniad gorachwylion dy Deyrnav 
vn dderbyniol genyt Ti, fel y ey nnyddo dy deyrnas ar y ddaear, 
'v eaffo Seron ei gwaredu. ae i’th Israel di gael eu casglu, fel y 
oyddont yn caei eu parotoi erbyn dyfodiad Mab y Dyn, a bod 
v dedwyddol gyfranogwyr o’th ràs o ddydd i ddydd, ac i gaeì 
t u cyfrif yn deilwng o gael eu' rhifo gyda y rhai santeiddiedig* 
yrhaiagânt fwynhau presennoldeb yr Arglwydd Iesu Grist 
gydag hyfrydweb, a’u cymmeryd i fyny i’w gyfarfod yn yr 


awyr. , , 

Dad Nefoi, gofynwn am dy fendithion ar y rliai hyny o tu 

Saint nad ydynt yn awr yn ymgynnulliedig yma, y rhai ag 
çydd yn trigiannu yn y mynyddoedd. Cysura eu calonau, }»- 
hrydola hwynt, cofleidia liwynt yn mreicliiau dy ganad a’th 
drugaredd, ac amgylctiyna hwyut â’th allu; a bydd yn amddi- 
flynla o greigiau edd amgyleb i nî, yn dŵr rhyngom a’n gelyn- 
k.n, fel nas gallont gael unrbyw allu arnom. 

Yn gymmaint a bod y drygionus yn ymgymmysgu a’tli bob 
yma, gweddiwa ar i’th Ysbryd ddysgu iddynt yr uniawn ffordd 
a u hargyboeddi o’r Efengyl dragywyddol, er ei bod yn ddiys- 
tyredig gan ddynion mewn lleoedd uchel, ae yn ddirmygedig 
gan y cenedloëdd; acerfod dy bobl a’th athrawiaetb yn eael 
eu dàl mewn gwawd, byd ’ed i’rrhai o galon onestgaei o oleum 
ity Ysbryd, lel eu dylanwadfcr i gydnabod dy fod yn Dduw, ae i 
ymroddi i ymgeisio ar ol eyfiawnder, fel y gwybyddont ac J 
dt-allont drostynt eu bunain y dylanwad sydd o Dduw a’r dyl- 
ar.wad nad yw o Dduw. 

Yr ydym yn gweddio arnat ti ein Tad yn y nef, i fendithio 
dy holl genadon yn nghanol y mynyddoédd hyn, ar y cyfaiidir 
bwn, ar ynysoedd y môr.ac ar gyfandiroedd ereill. Bydded 


UBGORN SKÎ«K. 


3 ? 


i\h arigylíon i fod gyda hwynt, bydded iddynt fyned o’u blaen 
hwynt. acoddiamgyleh ogylch iddynt, fel y byddo iddynt gael 
cu diogelu rhag galiu y gclyn, ac i gael eu hysbrydoli oddi- 
uchod gan allu yr Ysbryd Glân, fcl y caffont allu i wneuthur 
daioni ac i ddwyn eneidiau i wybodaeth o’r gwirionedd, ae i 
adeiladu dy deyrnas a chynnortliwyo i barotoi y ffordd erbyil 
■dyfodiad Mab y I)yn. Yr ydym yn gofyn dy fendith ar yr îioli 
rai ag eydd yn credu yn eu tystioíaêtli. 

Yr ydym yn ystyried, ein Tad. mai dy eiddo di yw y ddaear 
a’i cliyfiawnder, ’fod yr aur a'r arian sydd ynddi yn eiddo iti.fod 
y gwenitli a’r blawd goreu yn eiddo i ti. fjd yr anifèiliaid ar fil 
o fynyddoedd yn eiddo i ti, ac mai tydi sydd i roddi a’th bobl 
«ydd i dderbyn. Gofynwn i ti wneutiiur felly fel y gallo dy 
'bobl ymgasglu yn ngiiyd o ynysoedd y môr ac o wledydd 
yiellenig. 

Bydded i’tli Ysbryd orphwys ar dy Saint, íel y byddo i’r eyf- 
oethog deimlo yr haelioni a’r elusengarwcli hyny tuag at y 
tlawd, fel y dwys deimla y tlawd galon ddiohẁgar i’-r cyfoethog 
aroddaeiddo iddynt, yn gỳúmiaint ag y bydd iddynt ad-dalu 
ynol i bob dyn yff hyn sydd ddyledus. ac i beidio bod yn gyb- 
yddiýd, nac ychw«ith yn eilunaddolgar, a bydded i bawb tlawd 
a chyfoetliog i anels eu holl ymdrechiadau a’u heiddo er adcil- 
adu dy deyrnas, er casglu dy Israel yn y dyddiau diweddaf, 
ail-gefydliad Jeriisaäein, a’r dygiad aHan o iachawdwriaeth i 
■drigolion yr holl ddaear. 

Gofynwn i tí ein Tad, i ysbrydoli yr o!l o honom i fod o’r un 
galon ac o’r un meddwj, fel y byddo ein serchiadau wedi uno 
yn rhwymedig mewn adeiladu dy deyrnas ac yn yr ymsefydliad 
<> lioni ar wyneb y ddaear. Bydded i ti fendithio ac i iachâu y 
cleifion yn nahlith dy bobl, a chysura eu calon iu. Ni a goff- 
hawn o’th flaeu di y rhai ýdynt yn awr ar y gwastadedd yn 
teithio i’r We liwn, gan ofyn i tí eu dwyn yn ddiogel atom; 
bydded yr clfenau yn ffafriol a thirien iddynt, a ehaniatâu 
iddynt ddyfod atom yn ddiogel, a bydded i’w calonau gael eu 
äiy8brydoli. Yn gymmaint ag iddynt ddyoddef trafferth a 
llafur, i ymgnsglu at dy Sairit, bydded iddynt gael dy Ysbryd 
Santaidd ganddynt, a bydded i’th angylion fod oddiamgylch 
iddynt. Beuditbia a diogela eu gweddeuau a’r oll a.g sydd 
gauddynt 


CDGOHN SHfi’tf. 


3S 

Yr ydym yn gweddio arnnt, O Arglwydd, i édrych ar Iwycfd- 
iant dy deyrnas yn níhlitli lioll genedíoedd y ddäear; prysura 
ymgasgliad Israela gwareiiigaetli Seion. a bydded i weddillion 
y Lamaniaid deimlo o aliu dy Ysbryd, fei y byildo iddynt adael 
eu drygioni a’u difeddu o’u gwaedgar uwyd, a derbyn calonau 
o gig fei y gweìont ac y deallont tfyrdd yr Arglwydd. Yr 
ydym yn cyfiwyno cin hunain i ti. ein gwragedd a’n plant, ein 
tai a’n tiroedd, ein praidd a'n diadelloedd, gyda yr holl betliau 
a roddaist i’n gofal. Yr ydym yn cytìwyno y gymmanfa hon i 
ti, a gweddiw* am ddoethineb i «ìrin y goruchwylion anghen- 
rlìeidiol, ac ar fod pob peth ag sydd hcb fod yn iawn, ag sydd 
yn groes i’th gynghor a’th ewyllys di i gael ei gymmeryd o’n 
meddyliau. Bydded i bob calon giel eu toe»idu at yr hyn a’th 
foddlona di ac a gynm dda dy deyrnas. ac acliosa a gwna i 
galonau dy blant i iawenhau yn ddirfawr aiu eu uoil yn fyw i 
•fod vn Saint yn y dyddiau diweddaf. 

Clyw ni, 0 Arglwydd, ac ateb ein deisyftadau. Bydd gyda 
ni drwy ein cyfarfod, a thrwy weddill ein bywyd, arwain ni i th 
anrhydedd. adarpara ni i'th deyrnas a’th ogoniant, a ehyda y 
santtíiddiedig, cynnner ni atat dy hunan i th dèyrnas. Y 
pethau hyu. gyda phob bendith anglienrheidiol, a ofynwn yi> 
enw Iesu Grist. Amen.” 

Canodd y côr hymn. 

Y Llywydd B. Young a annerchodd y gynnulieidfa ar yr 
«gwyddor o ffydd, yr fsbryd Santaidd, ymweliadau yr Ar- 
glwydd à’i b ibí, &e., ac a gaiilynwyd gan y Llywydd Heber 
C. Iíimball, yr hwn a iefarodd ar yr egwyddor o i'r Saint í'yw 
i’w crefyild, neu na dderbi ni. nt ddim lleshàd drwy yr ordin- 
hadau. 

Dadganodd y côr— “Beliold a king sliail reign in rigliteous- 
jicss.” — Esaiah. 

Terfynwyd gan y Llywy. d Joscph Young, 

Ain 2 o'r ijloeli ptÿduaton, galwyd y cyfarfod i dreln gan y 
Llywydd Kimball. 

Canodd y côr, a gweddiodd y Llywydd GranS. Canwyd. 

Yr Henuriad Nathaniel V. Jones, eenadwr dychweledig, 
diweddar o lywyddiaeth y genadiaeth Hindwaidd a Berman- 
aiiid, a roddodd lianes ei deitiiiau yn y gwledydd hyny, ae a 
hysbysodd fod henuriaid Eglwys lesu Grist wedi teithio o fyb- 


'UlrGROtí S'KíOK. 


'39 


yflcloedd yr Himalnya hyd ayffioiau deheuol y Jeninsula, ac a 
•ddywedodd ddarfod i un Mr. Wilson, esgob o Galcutta, ysgrifenu. 
at vr otfeiriaid yn yr holl ddosparthiadíiu milwraidd i rwystro 
yr henuriaid “ Mormonaidd” i bregethu yuo, a’r offeiriaid a 
ufyddhasant yn ffyddlon i’r esgoií. 

Yr Henurad Johu Yoüng a dysîiolaethodd am wiriotiedd 
yr Efengyl, ac a loiarodd ar.ŵeithredòedd da. gorachwylìaeth a 
dadguddiad. 

Yr Henuriad Grant a ymresymodd ar y pwnc; — “ i*ob dyn i 
gaelei wobrwyo yn oì ei wéitlircdoedd.” 

Canodd y côr yr antliem,— *■ Hosnnnati in the highest.” 

Terfynwyd gan yr Henuriail E. T. Benson. 

Cyfarfyddodd y l)êgaa a Thrugeiniau yn yr hwyr yn eu 
Oynghor-dŷ. a’r Archoffeiriaid yli y Neuadd gymdeithasol. 

Hydref 7, 1855. a;« ttl yn y borc:/,. — (r;ihvyi! i drefn gan y 
Ll.ywydd B. Young. 

Canodd y c'ôr. Gweddiodd y Llywydd Eimball. 

Oanodd y côr, — O my Father thou that dweilést.” 

Yr Henuriad Parley P. Pr.itt a anuerehodcì y gynnulleidfa 
;arran o’r 2lain bennod o Luc, ac a sylwodd fod y prophwyd- 
'Oliaetlnm a gyfiawnwyd wedi -eu cyflawni yn liythyrenol, a’r 
gweddill o’r rhag-ddywediadnu a gÿftawnir yn yr un dull. 

Canodd y e'ôr, — Wortliy is the Lamb tliat was slain.” 

Gweddiwyd gan vr Henuriad G. A. Sniith. 

Am 2 yn y prydnawn, gahvyd i drefn gan y Llywydd Heber 
€. Rimball. 

Canödd y côr, — “ Come, come ye saints, no toil orlabor fear.” 

Gweddiodd yr Ilenuriad Loreháo Snow. Canwyd. 

Yr Henuriad Orson Pratt a annerchodd y gynnulleidfa liosog 
ar wìrioneddolrwydd a dwyfoldeb gwaith y dyddiau diweddaf 
hyn. ysbrydoliad Joseph Smith, a dwytbldeb Llyfr Mormon. 
Yn ystod sylwadau yr Henuriad Pratt, jr'ofynwyd bendith ar y 
bara gan yr Esgob Edward Hunter, ac ar y dwfr gan yr Esgob 
L. I). Young. 

Canodcl y eôr,— *• Judge 'me, 0 Lord.” 

Gweddiwyd gan y Llywydii Grant. 

Hydref 8, 1 855, am 9 yn y .horeu, galwyd i drefn gan y Llyw- 
ÿdd B. Young. 

C anodd y côr bymn. Gweddiodd yr Henuriad WoodrufF. 


I 


4 0 ÜDGOUN SEIOS. 

Dadganodd y côr Psalm. 

Yr Hennriad Elam Lnddinaton, diweddar o’r genadiaeth 
Siamese, a adroddodd yr hanesion dygwyddiadol ynei deithiau . 

Y Llywydd B. Youna a sylwodd ei fod ef wedi ei foddloni 
yn faẃr yn adroddiad y brav.d l.uddington, ac fod yr holl 
frodyr a ddychwelasant yn meddu ar Ysbryd yr Efengyl, ffaith 
gysurlawn i’r Saint, a mwy hyfrydol iddynt hwy nâ holl aur 
yr India. 

(Yn purltau i/n lua. 43 J 



UDGOEN SEION, 


NEU 


Sercn p i&aint. 



DYDD SADWIÎN, CHWEFROR 2, 1856. 


CrFNEwmiAD Lly wyddion Cynnadleodau. — Mac yr am- 
ser wedi dyfod ag y dysgwyliwn i’r Llywyddion a etholwyd i’r 
perwyl, fyned i’w gwahanol faesydd llafur, ae hyderwn eu bod 
hwy yno yn brydlon, eithr yn gymmaint air na fydd eu rliag- 
flaenwyr yn ymfudo am yehydig wythnosau, efallai, cymlieliwn 
arnynt i wneuthur yn fawr o’r ychydig amser hyny i iawn 
ddeall ansawdd a sefyllfa eu Cynnadleddau mor drwyadl ag y 
bo yn bosi’ol ; cyfleu yw hwn iddynt gael dealltwriaeth yn 
hawdd iawn a gostia lawer o ymchwiliad os esgeulusir ef, os nad 
cclled i achos neu i Saint Duw; ymdrecher cael y wisg am 
danoch bob yn bilyn fel y diosga eich rhagflaenwyr hi oddi am 
danynt. 

Wrth ein brodyr ymadawol, dywedwn, yradrechweh i osod 
eich Cynnadleddau mewu trefn hyd y galloch; gweler fod y 
Llyfr Eglwys yn mhob Cangen wedi ei gwblhau yn rlieolaidd, 
fel y caffer yr lianes ag sydd o wir anghen am bob aelod a 
swyddog, pa un bynag ai byw ai marw a fo ; gweler fod cyfrif- 
on y Gynnadledd yn cglur rhag ca nsynieil rhwng pleidiau 
yn y dyfodol o barthed i’r hyn a dalwyd, ncu weddill i’w dalu 
os oes; fod cyfrifon rlieolaidd ac eglur yn mliob cangen i ddang- 


DDGORN SEION’. 


41 


os cyfraniadau pob person at bob petli a wnaed.ac. yn en- 
wedig edrycher cyfrifon y Dosparthwyr oll, a chaffed y Saint 
sail, drwy eglurdeb cyfrifon, i ymddiried yn eu Llywyddion a’u 
Dosparthwyr. 

Frodyr, mac yr Arglwydd wedí bendithio eieh llafur i fo<l o 
fawr les i’w bobl ; dioich iddo Ef amyarallu; crea p«b ym- 
drech o’ch ciddo i adeiladu y deyrnas ddwyfol hon gariad 
cyonyddol yn nghalonan pob meddiannydd o Ysbryd Duw tuug 
atoch o’r herwydd; gwnaethoch yn dda, ac er rnwyn yr enw da 
hwnw sydd fil gwerthfa“'roeaoh nag aur y byd, na adawwch 
ddylanwad ar fyd nac eglwys ar ol ond a fydd fel arogl pêr 
lysieu i’w anadlu. Yr Ysbryd liwnw a’ch cymhellodd i was- 
anaethu lles y Saiut eynt, a gynnyddo. gyda’ch hymadawiad, 
fwy-fwy o ddymuniad i’w liesoli a’u bendithio; mae Duw yn 
gofyn hyn, ein pleser fel ein lies fo ei wneyd, ac felly yr agora 
Efe galonau i ddiwallu eich anglienrlieidiau ac i’cli cludo tua 
Seion yn gysurus. 

Wrth y Llywyddion rtilynol, dywedwn,— Frodyr, ymdreeh- 
wch gael ysbryd a meddwl eich blaenoriaid yn drwya<H ; gael 
dealltwriaeth o’r mesurau a osodasant hwy mewn gweitlirediad 
yn unol â chyíraith Duw. Ac yn lle byth ynganu gair bych- 
anus am eu trefniadau. na dangps lirycheuyn i arall o’u han- 
mherffeitlirwydd os gwelweh ryw beth, gwellhawch os bydd 
anghen heb i nob wybod diin ant dano. a pherchwcli yr tlffeir- 
iadaeth a fe'ldai eicli brodyr fel yr eiddo eich hunain, canys, a 
pha farn y barnocli hwynt eiçh bernir yn ei bryd. 

Nid mawredd na doethineb yw mewn dyn i ddeehreu ar ei 
fae8 llafur drwy chwyldroi a diystyrn yr hyn a apncanodd ei 
rag-flaenyild, eítlir ymchwydd y “ ff foi fawr,” a diffyg doeth- 
ineb, yr hyn a argoela yn anffafriol iddo ei liun. Mae hawl 
gan bob Llywydd yn ei gyleh i drefnu rnesurau er cario > 
gwaith yn mlaen yn ol y ddoethiueb a rodda Duw i<ldo o dan 
yr amgylchiadau, a thra mae Duw yn cymmeradwyo hyny, 
gofaled y sawl a'u newidio fod Duw yn gofyn hyny. Dyled- 
swydd arbenig ar y Saint, a mawr-fraint ywiddynt gyfratiu yn 
ol eu gallu at ddiwallu anghenrlieidiau eu Llywyddion, ac mae 
euhael oni yn y mynedol yn eie perswadio i gredu na raid cym- 
hell Hawer ar y mater pwysig liwn; eithr hyd amser yr ,mh- 
fudiad eu braiut fydd cael dau aiu un i’w cynnal, ond odii^ 


-42 


tJDGOEN SEIOS. 


eanvs eu llcs yw liyny. Yn enwedig crefwn sylw y Saint-äí- 
ymfudiad eu Llywyddion— cymheJlwn yr oll, yu ol eu gallu i’w 
cynnorthwyo i fyned adref fel inilwyr glew o’r rhyfel, yn llawn 
ysbryd daionus, ac yn eu llawn arfau, gyda dymuníàdau par- 
haus drostynt ar i’r Meistr mawr a’n p'ia ni oll a’n gwaith ad- 
dalu eu haeiionusrwydd ar ei ganfed, a’u dwyn yu fuan ar eu 
holhwythau i Seion i gartrefu. Dyma y teimladau a ddylai 
fod yn mhob rhai wrth ymadael a’u gilydd; ac er mwyn hwyl- 
uso ymfudiad y Llywyddion, gofynwn i’w holynwyr gydio yn 
y gorchwyl yn fuan ae yn egnîol, gosod mesurau doeth o flaen 
y Saint i’r.perwyl, a rhoddi dylanwad mawreddog eu hysbryd- 
.oedu liaelionus ar w'aith yn ddiorphwys hyd nes y cyflawnant 
y gorcliwyl, a hyny yn brydlon. 

Ni raid i ni bencdi na mesur na swm i’r dyben, credwn fod 
digon o ddoethineb yn.eich plith i ddeall bet!i sydd gyfiawn, ae 
fod awydd yn y Saint i wneuthur hyny ; o ganlyniad ymor- 
phwyswn am y eyflawniad o hvn ar ffyddlondeb y [dywyddion 
.dilynol a’r Saint, gan ofýn i’r Hw.n a ofyna hyn oddiar eu llaw 
ad-dalu iddynt yn fil gwell nag y gal! arail wneuthur, a sierhau 
ein cred ni. nmi, *• yn wir, yn gymmaint a’i wneutlẁir o honoch 
i un o’r rliai hyn, fy mrodyr lieiaf, i tni y gwiiaethoch” fydd 
.adsain sibrwd Ysbryd yr Iesu yn lloni eu calonau yn ol eu 
haeliioni. 

Dymunwn gyd weithrediad y LLywyddiaeth rldwbi o blaid yr 
ymfudiád, mai eu pleser fydd adgyfnertliu ea gilydd yn y 
rgorchestwaitìi o hwyluso ffordd v Saint, po fwyaf i adael gor- 
orau Babcd ar frys; fydd cu cyngbori a rbágofnlu drostynt yn 
,ol y cyt'arwyddiadau a roddwyd eisocs, a 1,0,1 yn barod i’w 
b'awn arw ain o’r wldd pan y dcl y galwad i yinfudo. Gwneler 
pob dai pariadau a aller tra y gcìlir. rhag y coilir y cyfle o her- 
wydd byrdra y rllybudd i gycliwyn. 

Yn ifliif yn awr, ynte, Auwyl Frodyr. llanwer cliwi ag Ys- 
bryd D'uŵ-, dylifed doéthineb y nef dros eicli gwclüsau ýn 
wlcddoedd pitrhaus i’r Saint; eich ffyddlondeb a’ch diwydrwydd, 
cicli sèl a’ch eäredigrwydd atynt a orfodo y Saint i’cli efelýchu, 
a'eh gwcithredoedd da a anrliydeddo y grefydd anwyl a gyn- 
rychiidwch, Na chaífed gwenwynaidd ddvhmwad ysbryd 
pleidiol le yn eich calonau, eitlir eioh purdeb á’ch duwioldcb a 
.arswydo rhag gwneyd o neb yn ddrwg, a’eh gofal tadol dros 


1} IHiOttN 8BION. 


40 


íiTiwyl bríiidc'l yr Iesis n ynnldiriedodd ain enyd i’cli gofal, a 
gysuro yr amddifaid a'r weddw, a gr>fhao y gljniau gẁeihiaid, 
afeithrino bob rhiuweâfd, ac a dueddo i berfleitlno y plant ar 
cidelw eu ‘ ! Bra'.cd bynaf.” Sèl a bendith ein Tad fo ar eich 
lioll gyflawniadau. eich personau a’r eiddyel'., ac hefyd ar eich 
hufyddion, eieli cyd weitbwyr a’ch bendithwyr, yw aca fydd 
gweddi eich cyd-was. 


eOFNODION CYMMANFA G YFFREDINOL. 

[PailUil o <lml. j 

Yna y Llywydd B. Yoíiìig a gymmerodd i fyny orucliwylion y 
Gymmanfa. panỳ cymmeradwywyd yn ddieithrjol y.r holl aw- 
uurdodau fel y caniyn : — 

Brigham Young, Llywydd Eglwys Icsu Grist o Saint y 
Dyddiau Diweddaf, Frophwyd, Gweleáydd, a Dadguddiedydd; 
Jleber C. Eimball, eynghorydd blaenaf, Proph.wyd, Gw.eledydd, 
a Dudguddiodydd ; J.edediaii M. Grant. ail-gynghorydd. 

Orson Ilyde. Llywydd Corwm y Deuddeg Apostol, a Parley 
]’. Pratt, Orson Pratt. Wilford Woodruff. Jolm Taylor, George 
A- Smith, Aniasa Lyinan, ICzra T. Ber.son, Charles C. Ricli, 
^orenzo Snow. Eraatus Snow, a Frankliu I). Richards. aelodau 
iO’r cyfry w gorwin. 

Jolm Smitli ,(mab 'hynaf Hyrum), Patriarch Llywyddol. 

Dayid Pettegrew, Llywydd Cornm yr Archoffeiriaid, Reyn- 
,olds Gahoon d George lî Wallace ei gynghorwyr. 

Joseph Young, Levi W. Iiancock. Ilenry Herriman. Zera 
Pulsipher, Albert P. Roekwoud. Benjaniin L Clapp. ac Jf. S, 
Eldredge, Llywyddion Llywyddol dros yr holl Ddegau a 
Thrugeiniau. 

Jolm Nebeker, Llywydd Corw.m yr Iie.nuriaid, James H. 
Smith ac Aaron Sceva ei gynghorw c r 

Edward Hunter, Esgob JJy wycìdol vr Iioìl Eelwys. 

Lewis Wight, Liywydd Coiwm yr Olfeiriaid, G.eorge Dock- 
stader a Willium Whitney ei gyngfaorwyr. 

MeGee Harris, Llywydd Corwm yr Atlirawon, Adam Spiers 
a l)avid Bûwman ei gynghorwyr. 

Alexander llerron, IJywydd Corwrn y Diaconiaid, John S., 
Gaipeiiter a Frederick A. Mitehell ei gynghorwyr. 


UDGORN SUION. 


44 

Brigham Young, Ymddiriedolwr mewn Ymddiried dros Eg- 
lwys Iesu Grist o Saii.t y Dyddiau Divreddaf. 

Daniel H. Wells, Arolygwr y Gweithfeydd Cyhoeddus. 

Truinan O. Angel, Pen-adeiladydd dros yr Eglwys. 

Brigham Young, Llywydd y Drysorfa Ymfudol Barhaus i 
gasglu y tlodion, H. C. Eimball, W . Woodruff, 0. Ilyde, G. A. 
Smith, E. T. Benson. J. M. Grant, D. II. Wells,Edward Hun- 
ter, Daniel Speneer. Thoraas Bulloch, John Brown, W. Crosbv, 

A. Lyman, C. C. ltich, Lorenzo D. Young, P. P. Pratt, Orson 
Pratt, F. D. R chards, a Daniel Melntosh, ei gynnorthwywyr, 
a goruchwylwyr dros y cyfryw Drysorfa. 

David Fullmcr. Llywydd yr Iístynfa lion o Seiou, Thotnas 
Elioads a P. H. Young ei gynghorwyr. 

Heman Hyde. Eleazer tliller, Phinehas Richards, Levi Jack 
man, Ira Eldredge, John Vance, Edwin W. W ooley, John 
J’arry, Wrnslow Farr, William Snow, Daniel Cain, ae Ira Ames, 
aelodnu o’r Ucliel Gynghor. 

George A. Smitli, llauesydd a Chofnodydd Cyflredinol yr 
Eglwys. 

Ni chafodd un cynnygiad y gwrthwynehiad lie af. 

Yna y I.lywydd a leíarodd am ryw ysbaid ar geryddon yr 
Arglwydd, yr egwyddorion a ddylent lywodraethu y rhai a 
feddant hàd ŷd ar werth, &c., ac a dd/wedodd, yn gymmaint 
á’n bod wedi bod yu gynnulliedig 3 1-20 oriau gwnawn oliiriô 
am un awr. 

Am 2 i/n y p ydnawn. galwyd y cyfarfod i drefn gan yr Hen- 
uriad E. Sitow. 

Canwyd gan y cór. 

Gweddiodd yr Henuriad Erastus Snow. Canwyd. 

Y Llywydd J M Grant a lefarodd dros amser byr ar ddyled- 
swyddau ymarferol Esgobion ne Athrawon, Oanilas y Big Oot- 
tonwood, gan bysbysu ei awyd l i'r amser ddyfod pan y caffai 
bregetiiu pregeth angladdol yr lioll segurwyr. 

Parley P. Pratt, Orson Pratt, Wilford Woodruff, Erastus 
Snow, Joseplr Young, Zera Pulsipher, Henry II rrim rn, Jnsepii 
IIovey, Joseph L. Iieywood, Jacoh F. II utcliinson, Horace S. 
Eldredge. tleorge B Wallacc. Joseph W. Jo mson, 'ilioinas D. 
Brown, Joiin LyoD, Jacob Gates, a William Snow(parai a 
atebasant i’w he iwau), a Itichard Cook, Gilbert Clements, Levi 


ÜDGOKJN SKIOX- 


45 


Riuhards, Aaron F. Farr, Wm. Gibson, Tliomas Grover, Joseph 
Bates Noble, George Woo<l«ard, Dominieus < 'arter, a Daniel 
D. Hunt a bleidleisiwyd yn ddieithriad i fyned ar genadiaetìi 
at .y Saint yn Nhiriogaeth L’tah. 

Lorenzo Snow, Ezra T. Benson. a P. II. Young a bleidleis- 
iwyd yn unfrydol i fyued ar genadiaeth i Ewrop yn y tyrnmor 
dyfodol. 

Pleidleisiwj d yn unfrydol fod James Townsend i fyned ar 
genadiaeth i Ddyffryn Ca: son. 

Y Llywydd RirubaJl a wnaetli rai sylwadau ar pwnc o gam- 
las, priodas, &c. 

Y Llywydd Young a dailynodd ar yr un egwyddorion, ac a 
alwodd bleidlais i bawb ag oedd o bláid cwblhau Camlas y Big 
Cottonwood, yn barod i’r badau, rhwng yr amser hyn â’r cyn- 
taf o Fai, ac wrth nifer y rhai a gododd eu dwylaw, yr oedd yr 
oll yn ymddangos yn ewyllysgar i yru yn rniaen y gwaitli hwn 
yn egnio). 

Yna y Llywydd a barliaodd ar faterion perthynol i’r D. Ym. 
Barhaus, celfyddydau cartrefol, &c., ac a ddy wedodd, ni a ohir- 
• iwn y gymmanfa lun liyd y 6f'ed o Ebrill nesaf, am lü o’rgloch 
y boreu, yn y lle hwn. 

Y Llywydd líimball a hysbysodd y byddai iddo yn y boreu 
ddcchreu rlioddi cynnysgaethiadau i bersonau o Swyddau Hai- 
arn. Fillmore, San Pete, a Weber. 

Yn yr liwyr cyfarfyddodd yr Esgobion, Offeiriaid, Athrawon, 
Diaconiaid, a’u cynghorwyr yn y Tabernacl, a chawsant eu 
hylforddi yn y pethau a berthynent i’w dyledswyddau gan y 
Llywyddion B. Young, Grant, a chan yr Esgob E. Hunter. 

T. Bullock. Yxgrifeny<ld -y Gymmanfa. 


NEWYDDION O’R UNOL DALEITHÍAU. 

Dvwed y Llywýdd fod selýllfa beryglus y wlad yn gartrefol a 
thramor wedi ei oríòdi i dorri dros derfynau rheol y Senedd, ac 
i drosglwyddo ei Annerchiad Blynyddol cyn ymffurfio o’r Sen- 
edd, yr hon, wedi tua chant o gynnygion a fethodd ddewi» 
Llefarydd. 

Cynnwysa yr Annerchiad faterion dyryslyd a bygythiol. 


ÇBGORN SBÎOS. 

Actios^ v camrliieaUtwTÌìieth rhynpidynt â'r wla.l íion y 
gvrth-.i.ìyrredia<iau mwyat pendant a chroes, ac o dueddiad 

C ' V Haewnt na feẁla Lioegr yr i.awl a hòna hi yn Nghanol- 
barthaü yr An.cric, gan y cydnnwyd yn a.nmod yr aoymdd, 
bynrwydd nad ymyraethai y naill blaid na r llall a r Uywod- 
raethiad na'r meddiant o un ran o honynt. Gwada Lloegr hyn, 
hc estyna ei gafaelion dros lanau y Mosquito, Balize, rhan o 
Costa liica hyd y nod i Bay Islands, y rhai a berthynant i 

Dalaetli Honduras. 

Er dwys ystyried y cymhelliad gan Loegr— ar iddynt feddu 
vsbryd haelionus a chynmiodlawn, er fod cyssylltiadau per- 
thynasol a iteshàd y na.ll a’r Uail yn betl.au dyledus o’u me.th- 
riniad, etto, meddai y Llywydd, oddieithr y gwneir pcnderfyn- 
iad buan ar v mater, bydd perygl iddynt orfod eu torn. tra > r 
yniddengys yr acl.os mor fygythiol ag y mae yn awr. 

Acliûs araìl i amryson, raeddai, oedd ddarfod i Swyddwyr 
Lloear hërio y gyfraitli Americanaidd a’u gesyd yn anmhle.diol 
a diymyraeth a phob eweryla a rhyfeloedd cenedlaetl.au traraor, 
dr wy ddyfod i’r Taleithiau a denu eu dinasyddion hwynt oddt 
yno'i’w hyn.uno à byddin Ltoegr yn ei TI.iriogaetl.au gogleddot 
Americanaidd. Cyfaddefa Lloegr, meddai, ei l.anfon.ad o’r 
swvddwvr rhag-grvbwylledig, i gyrchu dynion i’w Tinnog- 
aethau, a’u gwr.euthnr yn fllwyr yno, gyda gorchymyn caeth 
na tliorrent yr un gyfraith fllwriaetliol AmeT.eanaidd, yr l.yn 
oedd yn annocheladwy, ac yn galw am nid yn unig atebiad 
tuhwnt i bersonau anfonedig a weitl.redent ar gyfrifoldeb eu 


llywodractb, ond iawn foddhäol hefyd. 

Gofynir l.efyd gael tynu y llineil wahaniaethol rhwng terfyn- 
au Tiriogaett.au Lloegr ag eiddo y Taieith.au goglcddol, gan 
eu bod etto yn sengu ar gyrn eu gilydd, yr hyn oedd achos y 
rhyfel flaenorol â Phrydain Fawr. Baina amryw Sencddwyr 
difrifol (Americanaidd) fod rhyfel etto yn annocheladwy. 

Tỳned y Saint y Uwc'. o’n llygaid tra y gallant, ac a’nt 
cyn belled i’r gorllewin ag y gailant weled ar gost pob petii, 
cyn yr arllwysa y ewmwl beichiogaidd adywylla yr awyrgylch 
gorllewinol ei grombiliad andwyol ar fôr a tliir. 


T3ÜG0RN SË10X. 


47 ' 

MyNEGlAD 0 ŸERIFÎÀ DOL, 

flr ËOLWYS 1KSU «RIST O SAINT Y D YnUl AU 01 WEIMÎAF Y\’ 
NGHYMRU’ AM Y FLWYDDYN YN TRRFYNU HHUi. 31, 1455. 


Dan Jonhs, Llywydd,] [D. Daniels, Cyngliorwr. 

J. Pariîy, Bugail dros y Cynnadbddau Gogleddol. 

Cynnadlérìdau. Llywi/ddion. Ysrjrifenwyr. 

Dwÿreihíol Morganwg, liobert Evans, George W. Davies; 
Gorllewinol Morganwg, Thonias Harris, Williatn Lewis. 
SirFynwy, Thomas 1). Giles, Edward Middleton. 

Sir Fryeheiniog Thotnas Morgan, Jarnes Carter, 

Llanelli Benjarnin Jones, Thomas Stephens. 

Caerfyrddin, Tliomas Jenlcins, Isaac Jones. 

Delieu Penfro John Price. Jolrn Gibbs. 

Gogledd Penfro,- Tlios. D. Evans, Thos. I). Evans. 

Sir Arerteifl. Jobn Iiichards, Davirl John. 

Sir Feirionydd, John l)avios, Jotin J''avies. 

Sir Fflint Lewis I)avies, Amos Clark. 

Sir Ddinbyeh, John Parry, William M. Jones, 

Dyffryti Conwy a Môn, Wiliiam Lewis, Evan S. Morgans. 

Cyuiẁrilcopnir. Cnng. A, ile i. Oíí. A’ii Pia Mar. Ymf. lîeri. 011 . 


Dwy'r. Mortranwg . 27 ») 2H3 «3 82 53 300 19 117 232 1632 

Gorll. Morganwg . 17 2 73 37 17 15 47 5 6 53 421 

SirFynwy 20 0 81 20 23 14 89 9 17 68 465 

Sir Fryeheiniog . . 7 0 26 <) 3 7 16 I 2 21 145 

Llanèlli ...... II 0 52 15 3 ld 20 ö 7 50 327 

Caerfyrddin .... 7 0 22 7 2 4 29 3 8 21 12G 

Deheu Penfro . . . 10 0 27 4 2 <ì 2$ 3 II 25 175 

Cogledd Penfro .. 4 0 11 2 0 1 5 3 10 3 32 

Sir Aberteifi .... 5 0 16 3 2 0 25 1 3 3 80 

Sir Feirionyild ... 6 0 14 5 2 2 4 0 0 4 71 

Sir Fflint 6 0 19 7 5 3 12 0 19 22 111 

Sir Ddinbych .... 4 0 14 3 4 3 7 3 7 8 106 

Dyffryn Conwy .. 3 0 10 4 3 1 3 1 7 6 48 

SirFôn ...'...2 0 11 6 01 5 0 5 3 46 


011 . . . 129-2 659 182 148 120-590 54 219 519 3785' 


011 . . . 129 2 659 182 148 120-590 54 219 519 3785' 



AMRYWIAETHAU, &c. 


MYSBYstAt» i’r Ymfuowyr i’r TAi.mTniAu!!! — Mae y Ilong 
l 'Caravan,” 1362 o dunnelli wedi eael ei llogi i fyned ;i Saint o 


ruGoBN sbion. 


48 

Liverpool ì Gaerefrog Newydd ; cychwyna ar ei mhôrdaith ar 

f»l„r wyth mlwydtl, £3 5s-, isl*» »yU« J °’' J?“? , 
ymfudwyr fod yn Liverpool dydd Llun yr lleg, ac e y y 
y rhai a fwriadant fyned gyda’r Agerfad o Abertawy fod y 
nos Fawrth y 5med, yn barod i gyohwyn ar y hfed. Gall y 

rhai sydd yn Sir Fynwy a’r gweith.au, nadl a i cychwyn o 

Casnewydd a.n 20 n.ynud wedi 7 neu 30 mynud wed. 0 boreu 
dydd Llun, neu fyned i Abergaven..y erl yn 1 8 raynud wed. 8 
neu 30 mynud wedl . 1 o’r glocl. ; y cyntaf y w y goreu os gelhr 
er mwyu cyrhaedd Liverpool cyn y nos. 

.. 1« V fîWMHNOL. GYNNADLF.ÓDAW, AM 

,,YLED, f C HW.Ä A 3., .856. 

Llanelli, £45 Us Öìc; Caerfyrddin £25 2s 8iîc; 1;> ^ u 
£4 03 7c; Gogledd Fenfro, £1 I9s l*c 

lOc ; Sir Feirionydd. £10 12s 10jc; S.r F Û .. d t, £! . 5 I! )8 -*c 
S.r Ddinbych, £9 I7s 8c ; Dyffryn Conwy, £4 I2s 7íC; Mon, 
£6 Ss 94c; Sir Henffordd, £4 2s lc ; Cangen Gymracg L.ver- 
pool, £3' 2s â^c; Swyddfa y ' l Star,” Liverpool, £6 4s 9c.-Y 
cyfauswm, £329 9s 

Dbrbyniadau am Lyfrau o Ion. 15 hyo Ion. 30.— G. W. 
Davies, £3 lls; Wm. Lewis, £12 lüs; rhos. D. Evans, £ , 
Ben. Jones, £4 18s 9c ; Evan S. Morgsns, £2 3s bc. 

igg* O ddiffyg lle gorfu i ni adael allan amryw bethau o r 
rhifyn hwn l.yd ein nesaf. 

*.* Anfoner poh llythyrau, yn cynnwys eirchion a thahadau 
i Copt. Jones, “ Udyorn Seion’’ OJJice, Swansea. 

CYNNWYSIAD. rW » 

e«fuortiou C.mn.anfa Gyll'redinol 3J 

Golysydi.iaetli,— Cyfnewidiart Uywyrtdion Cyunadleddau 

r.ofnodion Cyimnanfa G.tfredinol (Parliad) 4“ 

Newyddlon o’r Uiiol Daleithlan ’» 

Myne“iad Cyfnliadol 4' 

Anirywiaelhau,— Hyaliysiad i’i Yuifudwyr i’r Taleithiau 

Dy’edion ain Lyfrau ” 

Taliadau, n 

ABERTAWY: 

ARGRAFFWYD A CHYÍIOSDDWYD GAN D. JONES. 


UPGORN SEION, 

îlEtî 

Áti'tw n 


lluu'. 4.] CllW'EPRÓll 16, 1856. [C\V. IX 



CASfíLl» Y TLÜI)IONv 


( Allnn o'r “ Ftar.’') 

Cawn foil ein Hiiichi. wdwr phn ar y ddaear yn gwemyddu yn 
barliaus +’r tlawd, y clafj a.V çysíuddiedig. Pan yn dysgu y 
dyría ar y Mynydd, dy wedodd — Gwyn eich byd oWi y tlod- 
ioo, canys yr eiddych y w teyrnas mel'pedd.” Pypgotwyr tlodìon 
tilàn môr Galilea oe ’dynt ei brif ddyscyhlian. Y.n mhlith 
tlodion y byd liwn bob amscr y cafwyd amíafrif o'r pirr en 
eaion — y rliai paud i di!erb\ u ac i y niwuev d á’r 'gwiriûnedd. 
à maent yn gyffredin yn nl'uocacii naç ereill i weithrëdu 
ffydd yn y>- Arglwydd, o herwydd y téimlantyr anp;hçn am 
dani. 0 ganlyniad cynnyddant yn gyflymaeh yn gy fifredjn yn 
mliethiiu y /ieyrnas ná’r çyfoelhogion. Mae yr Arglwydil 
erioed wedi danyos ei barch neiltduol i’r dosparth yma o'i gre- 
adnriaid, yn herwydd pa un dywçd yr Ysgrythyrau “yr hwn a 
dosturia wrth y tla.wd sydd yn rlioddi benthyg i’r Arglwydd ; 
a r hyn a roddes yr ad-dala Efe iddo.” Nid y goludog a aeth i 
fynwes Abraham, ond Laüarus, yr hwu a gaidotodd y briwginn 
asyrthiasent oiidiar fwrdd y g.wr cyfoethog. D.igwyddodd h) ij 
o berwydd j’ r gwr cyfoetliog dderbyn ei bethau da yn y bywyfl 
hwn, aç ni wnaetli yn fawr o honynt, ae i Lazarus dderbyn 
pethau croes, ond a weithredodd gyflawnder yn eì holl gys- 
tuddiau. 

re#tun o fawr gysur i'r Saint tra eu casheir ac eu lierlidir 
4 [Pius \g. 



UI>GOKN S+OOS. 


SŴ. 


gan y byil a X<\yV.à fod coffii Iwriaeth yr ArsrlwyiW o íronynt, 
a'u dewisiaii allan o'r byd ganddo i ; fí)d yn lîestri o barch iddo;: 
ynsçbyd a’i gamatàd iddynt fyned drwy flfwrn danllyd cystudd» 
fe l'" y deiont raegys- aur fyddo weùi ei buro seitli-waitli 
drwy dân. 

Gan frwî yr AÝiiIẃydd ẃor barcbús o’r tlodìoii, dîíyna fod i w 
weision yn-mbob oes o’r byu i arddangos y cyffelyb barch tuag 
atynt. líyu a achosodd i'r Arglwydd yn anrscr boreuol yr 
Eglwys i ddysgu ỳ Profnwyn .ioscph i dd.-rparu ar gyfer y 
tlodion. Pan yr aHtudiwyd y Saiot gan deif. sgltt'iedd alian o 
Missouri. y Prophwyd Brigiiam- oedd un o’r rhai na laesasant’ 
ddwylaw hyd oni chasglwyd y tlodioa allan o’r wlad liono. Pan 
yr oedd' yr feglwys ar yniad iel â N'aUvoó, mewn Cfymmanfa 
Gyffredinola gvnnaliwyd yn Nhŷ yr ArJwydd. y Llywydd B. 
Tounga gynnyaiodd “ cu bod i gymmeryd yr iio:l Saint gydà 
íîwynt hyd eiühaf eu gaífn, byuy óeddy eu dŷl.inwad' a’u modd- 
ion,” yr hyu a eiliwy i g-'.’.i vr Ilennriad Ifimbnlt, ac a gariwyd 
yn unfrydol. Mae yr un'ys iryd- i gynnorthwyo y tlodion wedi, 
ac yn p-irhau i weithredu yn y dytríon hyti. àc atnryw ereill, 
oddìar fi amseí hwnw, a dyledswyíd neillduöl yr EsgoẄön yh- 
Seioo ýw gẁýTie ’. drostÿŵt. 

Ŷr aihcan mawreditog sýdtl wedi- bod' ar droẃl o hyd y w i' 
ffasgfu y tlodion a darp.iru drostynt. T hyn y Iláftiriá y Llywydd 
Young a’r fiyddlonîaid yn Seion, ac' y cyfranant mor haefionus- 
o'u lieiddo. canys deaHant mai o’r cyfryw y mae Ì&yrẁas itef- 
©edd. Nid óes wahaniaetìt pft ráor gyfoethoa y byddu dyn pan 
vr ufyddffáo i'r- Efcnsryl. neu pa frtint o ddsióni y byd hwn a 
ûymherth efc gydag ef iT yufgasýl -fa». ýn gydradd a’i frodyr y 
býdtì g-iráddo' ddys^u, trwy hrdiad os- bydd anghen. i deinilo. 
dros'ángÄemon y twdion, cyn y dérbynia ofenditltion ystirredig 
vr Arglwydd i’r ffyihThuiiaíd. G<m liyný, gw.vby.1ded y tlodion* 
h-yn, — roui po gylitaf y dysgaut na fódd i’w hiawn ddefhydtfiot 
jm.i gyjitfáf y byd.imit ad.lasi dderbýn cj'-flawnder parotoedig yr 
ÁrglwyilU i gytì'iitm i’w bobl. 

Ýu rnhiib cynHun a ddyfeisiwyd er casghi y tîodioh, y gof- 
yniadau piifhá'ns ydyntí, — “ Yn mlia ffordd y cyflawnir mwyaf 
« diiuioh ? Pa fo ld y Ilesofir y niter ámlaf a ètìir? Wrtlr 
wneut’iur tìýn'bi cîilr myfy rîo ar csmw ythdrii ac haWddfyd bób- 

inser. í’u atebai y rìyben.wrth ei bod íeJly, njd otsi. îltnurirtd- 


__ , - 


cuẅorn siìros-. 


ti 

511 ísrm*l a'g sydd biofiadol o oroliestioa a chaledion teithio ynia 
a tliraw ar hyd wyneb y ddaear ar na ddymuaai weled cludo y 
Saiat o’r gwledydd hyn i Utah gy daphob mouthau ac esuiwyth- 
dra a aìîai cyíocth ddiwallu, ond er mor ddyeithr yr yniddang- 
osai i rai. ni lesoiai gyinmaint ar y Saint â’r ifordd galed 
dybiedig. ac ni chyS-iwtmi ameaniou yr Arglwydd gystal. 
Bÿddai y tFordd yn rliy hawdd a’i theithwyr yn rliy arrii gyda 
dybenion creiìl liebiaw Meiladu teyrnas Dduw. 

Trä y detigys yr Ärglwydd a’i w.eision gy imuaínt parcii o r 
ẃii yn mhob oes o’r byd, deíiiyddiwn i.uuihu y cyfleu ynia 
s adgoífii-au yr Heouriuid yn y gẃledydd hyn a ddysgw-yliant 
fyiiẃl adref yn ystod y tymmor ymtüdoi dyfodol nad yw eu 
ceiẃtÄaetìiau yn darfod gyda eu rhyddhŵd o’u maesydd llaftir 
ÿresennoi, tiae yeiiwaith pan yr ymada.'ant à goiorau Ynys 
Pirydaiu. Ÿr ydych wedi bod ynia yn pregethu' yr Efengyl— 
«gwyddorion yr ymfudiad. ac yn ymegnio yn niliob íiull i 
ddwyn yntẁeehiadau y Saint i weitlirediud er cyflawni eu 
gwaredigaetli; ac fe ymrwynia arnocli i gynnorthwyo y rhai a 
ymfudant ý iyuunor dyíbdol ÿ gyflaWni y dasg sydd o’u blaen 
hẃynt. Hòiia y tlodion liawl rwyrne lig ynocli. Ar eicii taitii 
adi-ef, eicii dyledswydd yw ediycii yn barhaus j>a fodd y cyn- 
northwyoch hwynt trwy eu-li profiad, eu harwaiu a’u cysuro 
à eh cy nnhorioii, eu lloni â’cii pn-sennoJdeb, cryîiiau eu ff'ydd. a 
òhadw ysbryd undebac heddr cii yn eu mysg, fei na cliafFo y 
dinystrydd allu diostynt. 

Bhm gyriiaeiìdocli yr Unol Daleithinu, yn lle teitnio fel pc na 
fýddaì genycfi anigeu i wneuthur na myned adref eicli litinaitì, 
liyddwch baroii i roddi unrhyw gyniiorfhwy neu i gynmteryd 
arnoeli unrliy w gyfrifoideb ■ wela y riiai fydUant a gofal yr 
yinfmíiad arnynt yu add*s i oso« arooch. Lleshad yr ymgasgl- 
wyr tloiioii a fyddo eioli huuan-les ehwi, a’ch bawydd i'w 
gwele.i adref yu ddiogel fo gyiumuiiit «licatynt hwy a j>he d ros- 
ncli eicli huiiain. 

Y mae teithio dros y gwnstadedJ gyda gweddeuau wedi bod 
ÌH>b amser yn brofedígaeih i amynedd a dyíitlwch yr aomhröf- 
odig. ac na ddysgwyjier y bydti teitliio gyda dau-olfenni ronyn 
yn üai felly. Ni ellwch goroui eich ceiiadiaeth à liafur cy n>- 
îiẁysach i'ch galwfdigaetli, m-u yn fwy cydweddol agysbryd yr 
lift-iigyl Ä g y buocli yn ei phreget ìu, aac i’w ystyried ya 


52 


.Mfwwÿẁi •«* yw mìhfi 

t mxYA í grtfigŴ rtá?t¥. Ni tyoa yẃdrftfrŵtìm gÿdà Aitf olẅẁ'ẁi 
ar «ááith iHrös 'fH -o 4HM»hŵW öiw **Bt*-Md máaî « ẃtẁydd' 

»u hvft.w«ý h'dfiýŵl è cTW'âsÿŴt yn WẄMryl Ẅý ftaŵdŴ ìw 
gyflau ni-, Î>yd V noal i r YliM arferol â «hftHjŵiôn a bfln<kraXi 
bŷŵyd.ynytftJ*^dŴ5 ŴSMftt a fmtíitona'ht ti «nétíihür, 
gy.la’a 'n’rt Vhni bvfchaift. rt wba yr Afgtwýfld ýft 

wrthddryol au ei oTà’ à\ ft-hd th ftèilWtẁl. Ni li6n&'ía y Y Xtà 
Sftnt ytnfudol S groŵcwiti V gWwstftdetld erîòed hawl tîiwy 
rwytftedîỳ yti Jrttfẅîlìftirî >• ftrîi'Md, näg a ft'ddft. y 'thäi à dfeltìr- 
iarit yft «ghWninibedit y dftft-oifenni V tyrfthiferdyfôdof. 

Ni èhyífeifiwh ÿ Bylwádftẃ ýnftt Ht vf Henurlaid olŵftWydd ỳ 
dy%áWyliWft yf yrfgòrîad Héiaí fe’a ftorhf hwy pîih y pfeiWife 
amýftt i gyflftwfti ftftrhyW thlyUdfcẃýdtì, eifhf ystyriẃn ftftd 
a nfuddii)} oyfthÿrfiì 'èft ftiheddyliaft puraidd i g'dT.idWriaéth fe’ú 
bfeifttiàn ŷn ogŷfitai a’rt dyledftwyddau, »c hyderẃn y teittflftftt 
yf yshfyd t> hoftj'nt Kt ỳt holl fíftfdd aflref i ütfth. Ni chyf* 
eirir HWyht yft ftftig ftty fehfti a ddae.hant ò Sehfti. «'td St Wwb 
a fnonh ÿ n J-fnWneyŴ â gwaith y wciftidö'gaêth yn ý gwlèdydd 
hj’ftj fte a fwrîadaftt yrhfudo y fyfnfnTftr hWfl. 

(» y rhfti gwisgbdig â gwisgŵAd fr O'ffeiTiadaeth.afehftft- 
ddÿrit yr Äneírttiád Sftntflidd ftínynt a ySgftgftiit ÿtì rtÿẃd prof- 
edígaetb. pwý ft ddyftgWylir i sefytl? Hwynt-hwy ÿdyftt ỳ rîi'fti 
a 'ddylent fod hfeb ftfnSef Vft har<Vl iftVnddifFyn ŷ ’Sàíftt rîiftg 
rmosodiadau galluoe<ld y tywyllwch. A 'ò'eft gfelyflio'n 'bd'diftfh* 
gÿlch gwerSylloedd Isŵel ? Nen, â neS heîntftft fetfódftu ÿh 
fifrwst garrtft yn éft pìith ? D'ŷtedftwydd Eŵeiẅníedigiẃi ÿf 
Argiwydd ÿw bod ỳn flftéftaî yn ÿ frwydr, ac i fóâ ÿft ftllftog 
dfw.y ftfẁ •fifydd ẁ'u gallii gÿdu’r Hollẃlluog i éeryddft iSÇfroŵitt 
marw-olftétti. Ÿ inae yr ‘l-leiniriaid o Seiòn wfetfi dẃbÿh ÜH-- 
weddaü a •gftll uoedil iafchftwflwrifttíth, adyfigwyliá ÿr Atgiwÿdd 
y det'nÿddîr hwÿnt ef ýpfeftredignŵh ei liöhi sjdd yn fnhlith ÿ 
eenedloedd, fel yr elont hwythau hefyd i fyny i Dŷ 'ÿf AfeglWÿdÄ 
aö ÿ dy-sgont ei ffyrdd ÿn bèffl’eithiaö'h. 

Yniafftéied ÿr HeWẁfiaid yn ÿf Atglwÿdd tneWft ffydd, a bÿW 
j fyfty i’W breintiau a wnefónt trwy nrrerÿd ÿ galluoedd â 'phft. 
rai ÿf anrbegodd’ 15fie hwynt. PftYi ÿrfeiöftt ar fwrOÄ y Uestf 
gyda'r Sftint, dyle'nt fód ft gaẅU gydaf n'éfoedd HÿH. ýdd'ö yt- 
effóftau, » gwneuthot ì’r òll ar fẃrdd ý llëstr i ychWfcnègh nt 


i 


SJWÖoHîi SJSMJi. 


bi 

•öU lûççhyd» vm Uÿsui'» u'u hö4‘(weh- . PuUy y d yUi íi«l ar y 
l'hiíilfìyrdd, yx afouydd, ac yu y g<v<ír$yüu#i4 ur y jJtwastadẁU 
jCdrycliay Saiut a.toch, hc y juae gauddyiit iiawl i byuy yjjoöíu 
fel angyliou éu gwarydignetli, Uyegwyjiatit i çhwi îud yu lle 
yr Arglwydd iddynt hwy, ujegys yr oçdd Mosea pau yr. ar- 
weip.iodd biant Israei trẃy yr auiaiwçii. 'Vxwy gad.w ejçh 
cyutUoriun ilyieut gacl cysur <newn adtyd, oyi>uort hwy .pjewn 
awr u berygl, a chaei galiu i fyuẃJ ilroâ bçu peb rltwystr a.fydd 

ÿí y ffurdcjh 4m hyuy ijyáawuwcli y cyfrifeldçttfej <jy«i«l‘ i 
P4uw, jBinys y niae áruociu P<irthjvcli y Saint * ba*a y by wyd 
trttgywyddcl, fe} y cyunyddo eu ffyiid yu yç Arglẃydd trwy- 
oçH chwi, ttc y tẃui.luut fwy-fwy o hyd ei f(4 líf Ẃçdi cifh 

gwisgoâ úertlíuedd ui liawdwriaeth- 

IlysgwyUwu fyncd H'ipef yr ]iâf nesai. u'nd y ipatì'ji duUyg y 
Uydd y tyrpnjor. yj» |(ed l>\r,vr, au y hydd | faterion husneçol 
perthypol i’r yiníHiiii.ff eip brysiu ar ui|J táitH> Etio. <ly sgwyl- 

ìwn, beth hynagj y inwynhnuwn y pleser a’r buildlonrwydd o 
gyfeìllaohu »’t cwuiuîoeiM Saiut ar y gwggtadedd, ao u drcitlio 
ambell i brydnaw.p gyda hwyjit-o gylch tàn y, gwersyffd tan <Ŵ 
ardderch.çg eip Tad. sef y Uiirlàfeu sèrfrìthlydj yr liwu dý y 
gorfoiliai.il tçrfysgluocdd y Saint í ddysgu pà fudd ì’w iawn 
werthfawrogj. líysgwyliwn y rljuihta y uy fleusdra hyjiy fwy o 
laweíiyild a plilesçr i ni nnc iíu tru iíraJl a ddigwydda af eiu 
taitU,. 

Y inae y.n atncutl parliaus gçijy.Hi i beidifli.a ciiain arwaiii y 
Saiuí; o bprtUyugs i,..d.riif1ertliiou v itaifh i Utali, Dyipuutìui 
hldynt wntÿfljuir cu mejidyliiiu yn da«ej gaii bcndçríyuu ijad 
gorehwyl hawd<J ydyẃ, a tdiyohwyn mewh fiydd. gap yuidiiiried 
yn Nuw ísraçi iuu Jẃyifdcaiit. a.e.liyijiio gaijddo Efyji fi-unydd- 
iol, juç.ẃii gweddi J>C ÿiubil, y «y.frŷ w fesur 0 ysbryd ffydd a 
llaweuydd a’p galjuqgà . i < 4/ẅUtaC pub ífetJi ,yn »«py#eddg«w-, a 
tíliael dytntí lia lay cg çglöiiau, 

, Mtte yjp Arglwy njL «edi Hddaw.ty waljt ei /sbryd nr y tJycJd 
loniaid'O’i bubj, j’. gpuìdau gofyupl, çr achojp iddyjit jidyuddef 
ỳo Jlä«;eu yr Jifll.l brflfedigaotlu.y, ,'r cyfy ugder.au a gânt tÿned 
frwyddyuf. ÎV> fedd neb (wy Jjaw.l gyda’r ArgJwydd.yu y putli 
Jiua pâ’r tlpdiflp yuifudoj, (init iildynt gjflawpi aipirtodttU flydd- 
londeb. ÿe dyçf u. ipiluedfl <fn SjMiit fgd ttoiseriiedd o erHdig 
Athìjao. e y,uiílej4uau.ldri<jp,a db Jedioiu .0 .0 uftdian.eruüi wedf 


rrc.oRy 'rTfW.. 


54 

lío a rn •'clilyr.rrnr o r mwyn! â(l mwyaf .o bresomioldel) yr Ar- 
glwydd. pan v mae yshryd y gwirionedrt werti tywallt yn 
hclaetli i’w mertdylinu o drtealltwrrta -tli tragywyddoìdeb, ar 
wyhortaetb hono syrtd yti nrwnin i inchawdwrim th. 

Tray hydcl y Snint hyoy n esge lUwnt nl ar yr Arglwfrtd, 
ac a drtivstyvimt gynshorion a cheryddon ei weision. yn teitliio 
t Seion at! wsbryrt cynhen yn eu calopau. gnn rwgnach wrt-h, a 
heio ar h-.iwh n phob peth a’n hamgylchynant. hydd eneidrau y 
j-hjii rtiwyrt a costyngedig yj» cael ymwlertda yn harhnus ar 
gystur n-chiilondirt. Pan y efoiant yn y boreu, eu calonau 
fyrt'lant orlawn o 1 wenyilrt a rtiolchuarweh, n plian y casglnnt 
ortrtinmgyfoh y gwersyll-dànan yn y nos. cymdeithas liyfrydlon 
yr Yshryrl Glan a orphwysa nrm nt, ac angylit n gwurcheuol a 
wyrtiaitt drostyrt, nc a weinyddant iddynt mewii breurtrtwyrtiou 
a gw.rtortigaethnu y nos. Mewn blyny Irtau rtilynot hyrtrt cofiant 
y petliau yr nethant rtrwyrtilynt yn felns irtrtynt. canys gwyb- 
yrtiiant.i’r Argiwydrt fod gyda Tiwynt., a'n laal weiií rtysgu aml 
wersi hurtrtiói i’w harwain rtrwy eu hoes yn y rtyfodol 

Yn Nghofnortau y Gyraitmnfa Gyffredinol yn N’inas y Lflyn 
1 Utlen Mawr. ar y tifed o Hyrtref diwertrtaf. a gyhoertdir yn y 
Xôinert) rhifyn hwn o’r Ŵir. caiff v Saint yr hoff newydd fod 
vr llenurinirt E/ra ’l'. Benson a Tjorenzo Snow wcrti cael eu 
hethól i’n liotynu yn ein goruchwylion yn y gwleilyád hyn. 
Teimlwn i gyfarch y Saint yn yr argoel o gael rtauo’r Deuddeg 
i lafurio yn i-u plith. Y ninent yn ildynion o fnwr ffyrtd. dealT 
fwriaetli :» plirofiart, r. holrtlmia tii yn fawr wrth drtea ly treigla 
dyìedswyilrtau pw\ sic ein aalwedi jaetli oiiiiiar eiu íiysgwydiiau 
ni ar y rìiar a_- ydyut aymimrtnt cymhwysach i gynnal y haich. 

Bydd ein liroilyr li\ n y n newyẁi o lygad V ffynnon. Cyn- 
Mrilrtiüiit iy ysl.ryrt Seion a lysg yn en mynwesau, cynhyrfant 
rtán yr Rfcî’.uy I y n art’.-e'wyrrtoi yn y gwledy irt liyn, n rlroddant 
hwylusrtoii newyrtil i waith mnwr yr ynu’asgüart. Nac ymsef- 
yrtlied y Saint rtipyn y n h.imcli gau fertrtwi y tyrtrt pob pcth vn 
hcildwcli ii rtiogelwch ilrwy ii.rt (hiit o’r i)enrtilcg yn rtyfod i’w 
plith. canys -leuant ag y#hryd yr ymgusgliad yn llosgi yn eu 
iuynwesan t'el tân ca ne>iig yn eu heagym. l’rif arpcaition eu 
cenadiaeth fydrtant i gasglu Israel, yn enwertig y tlodion. 
'Deunnt gvrla chyflawn lirteiilltwri aeth o’r cynHun newydrt i’w 
wcitbrertu, a lidy'ieisi» \ il ac a ben 'i-rfy nvyd arno gan y BrP 


lltHimtN -SKI<W. 


55 

HjywycWiactli yn Nghyntrhoriiu Seion. ac ân't yn iigliy d a chyf- 
sìawni y gwaith gyda’r fath ffydd a nertli na wybuwyd o’r hlaen 
yn y gwledydd hyn. 

Y mae gallu yt' Offeiriadacth yn çynnyddu yn gyẃym yn y 
byd. a'r maii, çynt,a,f y teimlir y cynnydd hwnyç yw yn Sçion, ac 
:fol ftrydiau yn rhe<k“g o ffymionell dtjihyfhydd fe'i dylii<ilir 
trwy y hyd gan y rliai a anfonir ar led o’r lle hwnw. Feallai 
yr ymhola rhai yn eu mhedd\ liau. “ T’abetli y y çt llu hwn?” 
Wel, dim llai nâ’r cyfryw a gyfeiriodd Crist ato pan y goreh- 
ymynodd i,’w ddyscyblion arosyn .Jorusaleni liyd oai çhy nnysg- 
aetliid jtwy â galln o'r iiçhíëder. Ihina y Fhesv ni y fod çyn- 
nifer o gyfnewidiadau yn barhaiis yn mhlitli yr íh nuriaid, rhai 
yn dyçbuelyil adref fol yr ail ennyjûr y tân o’u mhen n. tra yr 
anfonir erçill i lifurio yit, eu ìlefydil. () ])e wyfjjd y, riresym»^ 
îliyn aç ere'fll, dyegwylied y Saint i gynçyddiftpt mau;r o ffydd 
<ac Offeiriadaçtli gaçl çu gorod i weitbredu ar waitli yr Ar- 
çlwydd yn y gwlcdydd y ma. dap w;cinidogaeth y brodyr liyii. 
0ysgwyl ; e<ä y Saint y bydd idi’ynt yn hytraeh nag ymsefydlu 
yn esmwyth yn Babiipn gael. eu çynhyrfu i gyrmytldu inewu 
ymdrech, ffydd. a gweiithrertoedd da. Lh y mcthÿsprn pi yn eln 
gwendid i gyftawni eu gwaredigaeth, hyderwn y bydd y brodyr 
Beneon a Snow, drwy fwy profiad a doethiiieb o’u heiddo, yn 
talluoçach i ddyfeisio gwell çyulluniau pr •çfi.sglu y tlodion nag y 
buom niyn aliuog i’w gosod mewn gweithrediad i gyflawni yr 
•amcan. Gan y medd yrhgi a anfonir at y Saityt gynnyddiant 
. -o nerth a mcdrusrwydd, eu dyledswydd yw ymdrechu dçffroi 
«egn'ioedd cysçlyd y Saint i yuidrechiadan c> unydd()l drostynt 
■eu hunain. 


P R Iî G E'T H 

*tìan y Lh/ioydd B. Youny. a êraddochryd. yn •Nghymmmfa Tfydi ef 
■yn Ninas y Llyn Hdlen Maxvr, 1855. 

'Gan ein hod wedi ymgynnull mewn cylch Cj'miadledd cr ym- 
wncyd â busnes, ein dyledswydd yw itaer geisio Ysbryd çip 
galwedigaeth. Galwyd ni i fod yn Saint, ae os meddwu ysbry d 
Báint, ineddwri ysbryd ein galwedigaetb, neu o’r nchr arall, nniç 
S'ti sicr nad ydym yn niwynhau y breìntiau sydd ini g;in yr 


1 !>(.*« ‘KS 


66 

Arglwy.iW. Parod st »>o I-Uoiî yw vr Áralwydd i rotîdi ei Yshryd 
Pr rliai yrtvnt ev« ir (ppr ei fron. >îan daer í-' l 'isii> ct fwyn'hnn. 

Ptí byiMai y S.iîtit yntirynn#tie<tìú er ailitoíi Tîúiw « tiiraio i 

busues p«rtlivtiol i’w Duyroas yu iiiíid lifẃl o iryhhorthwy ci 

Ysbryd, byiMeut ilebyg « wiieutliur cyfeîiiornadau, a tmidai yu 
beth hyrtod iddynt btíi.îio a gwneuthur yr byn na ddylent, hyd 
ý noí mewn pettmu bnsnesol : brdderit yn ot 0 eyftttw'iii yr hyi» 
a ddy munent, ac wrtli roswm ni mliell yh ol o gylbtwni unu'nn- 
ìón y nefoedd. (r'wëlwn láwer yn caul eu tmrwn.i.n nr yyleili’nrii o 
iìerwydil na cliiidẃiisiiiit Vsbrvd Cnst i w harwain. 

Pan yr ymwrtboda tieb or bobl hyn sytld yn credu yr Ef 
engyt á’r ddyledawydd rwymedig nrnyi t tüag at ì)dtûw a’i 
äehos, anigyíchynir hwynt à dytanwad a aeh'osa íifdytit fynẃèsu 
rliyw gasíneb at Sai'nt ac ymddysiad S;unt ; derby niant ysbryd 
gau, ac yna ni eîll y Saint wmmtliur ’yn. înwn yn eu g'olwg. 'nt 
eill gwüinîdogion I)nw blegntbu yu iawn na gweithrédu yn 
iawn, a chyn liir (îyniuimnt adael cyfeìîtacb v Saint, a hyny 
hefyd yn ol eu tỳb liwy, gyda chálon a bywýd s .ntciddiedtt- 
Dymunant ymneiliduo rlmg y bobl yma a dybiaot yn tldryg- 
iouus, gan gredu fo.l pawb oud eu lmnaiii vn ddrwg, a cliadw 
eu hunain ar wuhan oddiwrtbynt byd oni fyddnnt nior santanid' 
àg y perswadiant eu Iiuuaio eu bod hwy. ac wed’yn bwriadniit. 
ddychwelyd drachefn. Colla ereill ysbnd eu galẃedigaètb a 
theimlant hyny, ý maent yn ddrygionus a gwybyddant hyny. 
ac ymddrriedant' fwy mewn erelll nag ynddynt eu hunain. Ond 
yr hunaìn-gyfìawnion a ânt ymaith, ac arhosant hyd <>ni srnt- 
eiddir ni íel pobl i fod yn alluog i oddef eü presennoldeb, a « 
meddyliant y casglant i’n ptitb cTrftchefii pryd Tiýiíy feallai, 

Y mae pobl yn agore.d mewn llawer ffordd i gael ett Itarwaih 
ar gyfeiliorn trwy allu y gwrtbwynebydd. canys ni ddeallant 
yn iawn ei fod yn orchwyl caled iddynt wabaniaetbu petliau: 
Duw oddiwrth bethau y diafot bob amser. Nid oes ond un 
ffordd iddynt adnabod y gwahtniaetb. a hono. ÿw drwy olewii 
ysbryd dadgu.ddiad, hyd y nod ysbryd ein Hatrglwydil lesu 
Grist. Heb hwn yr ydym yn. agored i gacd ein Itarwniii nr 
gyfeiliorn, a gadael ein br >dy r, ein cyfammodau, ac Egl«ys a 
Theyrnas Dduw ar y ddaear. 

Pe yr eSgenlusaî y bobi eu dyledswydrtatt, ac r.a cliyflawueht 
jr liytt a ofynid ar eu dwyla», gan golh gohuni Y-bi;.d yr 'Af- 


tììnioitM swiw 57 

glyrydd, goleuní y$bty<X <laiign.dilii.al, ui níìwuöntíut Iitis, y lingail 
àn' addiwrth Ihi$. dy.ẁtìnv<Uyn. ai cidealltínt y «wahaiiiátíth 
rlivmg gwir a gan athraw, çatjj’8 y uwe Ihiwor <> vs.brydiou 
wtídi my ned allau i’r hyd. ac y niae yr ysbrydion gau ya r)io<ldi 
dadguddiadau yn ogystal ng Ysbrytî yr Argiwyiid. .Yr ydym 
yn gyfarwy<id á lmi ; gwyddon» f<id amryw ysbrydion twyil 
odrus, ae oddjeitlir i Saiot y pyddiiaSf Idweddaf fy w yn ol eu 
breintiau a uiwynhau Ysbryd yr Efengyl Sautaidc’, ui allant 
yYçhanÌatítbu rliwng y rhai a wasanaetlLant IJduw â’r rhai nis 
gwasanaetiiant Ef. (ían liyuy y mau yn gweddu i ni fỳl Saiiit 
ijỳjiu wrth yr Arglwydd â’n lioll ga l.ma.u, aç edryoli wrtho hyd 
pni f • yuhauflt.n ole mi ei Yshryd, fei.y gwainuiiaethüin rhwng 
y cyfinwu drygionus, ri.iwug yshryd gwir ac ysbry Vgau.- 
Yna pan walom iiigbrairt't. cawn wylaid o bn !e v niae, a jiiia 
Un aydyw odiliwrtli yr Anriwydd n’i p.iiilio, eitlir os na f’ydd y' 
bobl yn gynnysgatíthtídig à'r Ysbrvd Ui&n ui idlant ddweyd, »nv 
hyny y mae yn t><»eddu i ni fe<idn Ysbryd yr Arglwydd, nid 
yn unig méwn jiregethu u gwcddìo oiui i’n galluogi i adfyfyrio- 
a barnu, çanys itjar y Suiut i faru.u ?n y pctbau liyn. ’l’ nim’nt 
j fsrnu nid yu unig ddyn.ion. y nment i fort yn ('iirtiwyr uirt yu 
ìtnig niewu cylçb Cyunatlied.rt i farnu |w iieth i wnefd. pa Iwy.bir 
adiiilynir er llwyrt. o teyrims l)<)uw yn tiilielliicli. ]>i fttsucs w 
drafoilir, ac yn y Utwti, mnl n»e»u gwinonndrt .liw.y a fiiruiiut 
angylion. 

(JL ui tMp huu.J 


Ü D G 0 U N SEION, 

IbSlf 


j»emi » Saittt, 



1 ) Y I > 1 ) SAI>\VHN. CilWEFROli l'v «8:>(ì. 


Cym.masiia .Gvx'i’'Ki;i>iKt>i,. - Dywen'dii genyni a]lu |u fby*m 
y cyOnelir Cynitnuii.fa Gyflr««li'M*l jn Ni-uadd y l.hir (.«//". 
Mertliyr Tydfil, i ddeclii'tíu t«í •i.ijdd Salwni, Cliwcltol' ?öaun’ 


UDGOHN <H»K. 


■38 

3 im hanner awr '’ e li deg o’r glocli yn y h Teu. Drmunir ar yr 
ihoH Lywyddion yn neillduoi, a chynnifer o’r Oflfeiriadaeth ag 
4 i fo yn bosibl i d.iyfod o’r holl Gynnadleddau Cymreig y dydd 
liwnw. Sul y 04ain, cynneiir cyfarfodydd cyhöeddus drwy y 
dydd. Mae genym addewid y Llywyddion F. D. Eichards, D. 
îSpeneer. <J. H. Wheelock, &c., yr arrrhydeddant y Gymmanfa 
Au presennoldeb, acy maent hwy a ninnau yn hyderu nad es- 
geulusa neb y cyfleusdra hwn ì gael eu dysgeidiaeth bwysig a 
dyddorol ar em hymw eliad olaf a Cbymru cyn eti hymadawiad 
.o'r wlad. 

Dymunir ar y Liywyddion ein hesgusodi nr yr amser prysur 
hw’n rhag rhoddì iddynt rybudd amyen nâ hwn. a rhagflaeng 
hyu y gaUaut unrhy w gyhoeddiadau ereill ar y pryd hyny. 


CYFAEWYDDIADAU ARiYR YMFUIÍLAÍH 

36, Islington, lAver/>ool, Chwefror 8, 1856. 

:*0 iikrwvdi> absennoldeb yr Henuriad E. Snow o St. Louis, a 
anarwoUeth vr Henuriad Ooson Speucer, yngliyd a’r anfanteis- 
áoii a gafwyd wrth chwilio ani, a phenilerfýnii ar flnrdd oifleddol 
jfi niwy iaclius i ymfudwyr fyned trwy y Taleitlliau i'r lle y 
.«•.yoh’yynHiit dios y if wnstadeild, ni allnseni osod ynghy uto flaetl 
y Samt y rheolaii a gsulyn: — 

laf. — ll.’wisir Diniis Iowa. prif dflinas Tnlaeth fowa, yu fan 
•j emreoleiddio a> ferhyn âc-hyi-hwrn i>yt s y u wastadeild. Mae 
Jii tua'r «•> hnllder o l)d nns y Lhp H. M a’w r au j w Mormon 
tirove. R" yiedi.r i > infiii.lwyr y l)r> yn t'a Ymfuilnl Barhaus, 
<> nghyd â'r rhai n fed t|uit « eiliii iinu eti huiiiún ytndrẁsio yno 
i f» M>d all:iti. 

- | l.-.TrvSflwyd'!ir ymfu I” > r o’r porlhladd lle y tirimti 
jlowa ar hyd y tîo.'dd ojeddiil, h tiirwy Chicngo a Roek 
Jsliillll. 

3ydd — Byihl í yinfudwyr y I). Y. Barhaus ddefnyildio dau- 
r olfetitii i aroesi y gwasta ledd. yn riiha rni y eludaut eu llun- 
ineth. eu pehyll, a’n lugt/oge aiiülietirliei'liol. yn ol y cyfarwydd- 
iadi.ii sydd yn - Nlirydyil.i Epigtol Çytf'reiiiin 1 >r llileg” y Brif 
I, 'wy.ldineth yn y Stur. rhif. 4. o’r gv frol ‘hreseimol [a’r 2 rifyi» 
,*i r L uu o n .v o’r gyfrpl brcsenijnlJ, ac yi h thrr y Llywydd Iì. 


l’1>f,OrìN •S'ẅfos; 


59 


Tonnjr, a’r Olygy’diaeth yn y Star', rhif. 51, Cyf. 'XVIf [a’r 25 
rifyn o’r Uhgorn, Cj f- VIII]. Darparir yn well ar gyfer y.r 
lien, y nietiiie<ìiir, a’r cloff, ac aiWewid y Llywyddiaefh yn ytr 
Epistrfl Cyffredinol rhag grybwylledijî yw. y “bydd iddynt 
nnfon dynion o ffydd ac o brofiad i osod mewn gweithrediad y 
mesurau” a gynnygiasant yii yr Epistol, yna nid oes eisieu i ni 
fanylu ynghylch y gweddiU o'r daith, rhagor na aicrhau i’r 
Saint yr edrychir at eu lleshâii a’u cysur niwyaf gan ddynjon 
dysgedig ac anfonedig unrongyrchol oddiwrth ein hanwyl 
Brophwyd. y Ijirawd Britrham 

4ydd. — Penderfyna Cwmpeini y D. Y. Bnrhaus gludo pawb 
a ddymunnnt fyned t r wyodd i Utah ar animodnu y;3ydd Rlieol 
am £9 y pen i bob rm dros flwydd ied, a £4 lOs dan liyny, gan 
aiiael i Lywydd Cwmpeini y I). Y Barhaus benodi yr iawn bris 
wedi y cyflawnir y gorchwyl ac y ceir atlan y gost. 

3med— Fod i holl ymfudwyr y D. Y. Bnrlinns ymrwymo i 
.ad-dnhi cost eu eludiad yn ol y “ Cyfarwyddiadau Cyffredinol' 
yn y Star, rfl>if. 2 o’r gyfrol bres •nnol 

6f e d .— Lìigyage. üaniatäwyd i ymfudwyr a deithiasant vn 
gwmni'oedd, dan gytundeh, ar liyd y rheilffyrdd Aroericanaidd 
y llynedd, i fyned heb gost ychwénegol a 75 pwys yr un gogyf- 
er â ; .phob un dros 12 mlwydil oed, a 37^ pwys i bob un o ri i 
waered hyd 3 blwydd oeil, a dîm i’r r' ai dan hyny, 

Dysgwylir y caniateir yr uu pwysau y tymmor liwn ottp, 
ynafe edl ynffudwyr v D. V. BartinUs sryinineryd eymdfer ou 
llyfr.nu.gyda hwvnt a ewyllysinnt. Ni çdir caniatau i’r rliíii a 
erchif all.m gim eu eyfyillioh o Utali h<*h t’od en idinliail wedi gi 
Jlueu dwlu. nac i’r.rhai u tlrte» isiri fyned oddi\ nia. tyned a niwy 
ohwysiu n hiÒffac/6 gyda liwynt nag a nndir liclnnl yn nilielhiCli 
.•na'r poithlado lie v tirlaiit yn yr UmoI Daleithiau. Fe eill y 
i'lnli gydd yn ,blai,« d.alu eu elmliail yma. neu os bydd wedi ei 
.flaen-diiln dmstynt yn Utah, us r>ymi inoild ganddynt, tyned a u 
gnrbwvsaii i) luijijinjiì trwy y Taioithiaii îini tua 10 swllt y I0ff 
pwys hyd y cyehw vn-fan. lle y byodaiit yn o tlebyg o allu 
• eytiino a gweddeuau ycliain i gario y gweddiH nad â i w dnu- 
«'lfeimi iiin tua 6c neu T^c y pwys os enstia yr un faint ag a 
" naetli y llynedd. IV y ,metha,i rhywrai gymmeryd eu hoji 
eyila liwynt eleui dros y gwn-tadedd. galhint ystorio y 
.gw.nliiül yn Ninas Iowa, neu Kanesvijle, ac erclii eu hanfwi ar 


i 



60' ÚIẂÍ0ẂS 

«tçlu4 flw'ydityu arall. Cyuŵlióreiu y Samt yrçŵdol i wSwoiV 
eu lioll giÿtinu cotìiì tryuiiou, ac » fyitu oyOjiu wed\ ou hpiüu «r 
öadw dwfr allaJi, Ho ý U.V‘Wo eigtiau' yit' anbebgyrí)}. K w wV r 
Itwynt â thiu, ae mur Ueíod eu miuiutioli ag y goUir, 

(ftííì,— Gau ei bud mor hwyr yn y týniruor, ae y dy nmnoi u 
.fryaio yr yniftidi’ad gyniaint a yllir, «otyuir yn noilldwd ar yu>- 
fndwyr j Utah i anfmi y oy Hou cyutaf am glu'liady gau rnddi.ou 
Ueaw«td,,aiu bLww-daluiaid, &c.. yu yv '• A<idyagjad*u Pyflf- 
redinpi.” Mae' yn ufy no.t i’r rluẃ a iUiy rpnuant i j>i hrynu 
gweddcuau iddynt anfon eu heirehiun a’u liarian i ni y» : ddioed, 
Hç ynifudwyr y Urysorfa aydd yu hiaOn daíu anfun eu hen.wnu 
a’u blaon-iUduedd, ae arian eu eludiad yp uu inodd- 

8fo*i."-Ni fydd yn anglienríioìdioi i ynifud.wyr trwyoild i 
ytah hwyHu cyn canof neç ddiwodd inis. Mawrth' 

Uftíd. — Yh ni y ” UaSsouaer. Ai t’ In'cgí nuol, byiid yn droaedd 
ar bob un fyd.iu _v n ynDwuoyd nou yn yniyraeth mtwnun ff'yrdil 
a gaitírtlm nuu roddi elu liHd ailan o’r Deyrnas Unol, ho.hftíddu 
awdurdod i liyny yn »| rhooJ-iu y Gy fraith. Gan l.iyuy hysbys- 
wn fod pyh yinf'ẅiiad rahliwrth v Siimt am glgdjU<| i’r Aweric’ 
j'w an ion yu nnion at F.- f). Jficliards; ynghyd â blaen-daioO*id. 
íte,, ftil yr' hysjiysir yu y " Cyfa.rwyddiadau Cy ff.'tídinol,” oddi 
eiflir gan .saiut liijgtíilia. th (duudaiu. y riia allaiit sujou trwy 
ei Oruehwyliwr awdurdodo iig,. Mr. W, C. Dunhur, -i.ì Jm'iit 
f%. houdon, y igUyil atìiint y D> W ■ sogaotl) Gymreig, 
y r.ü»w alfnut ymofytr drw v Mv. Dan Jçu •î Udgoru .Scion" 
Offica, is/tiwi syjr, yr (|wn hetyd y w ei Uruuliwyliwr a«’.durdo>i- 
edig,. 

(Qied.-~Gofy.uir j Fnjoümid a Uiy * j 4d : '»n J)ol«W> i'rUyshys- 
jad yma gaei oi doaiíjon h'i d ioaU yn yr lioll Gaugcnaoa 
gynnw.ysai.it ei)' CynuadRddi.u ipor gynttíd byili a.g y byihi yn' 
UosibL 

> 1). KlC|lAlU>S, 

Dajíí>;l Sppnom*, 

,C. H. WuiyEsoClft, 

fJyiryá<&ie(h JCgWys L$u Grújl.o. &4 h/ y iM/tidûju' 
WtceMiíJ' yu yt' YnytOfdU Pcyii imy lir yuíicd- 
j/dd uiug/ çhyaoL . 


‘JWîWoS' sífcWSÍ. 


«F 


■' 'ÌÌÊDDẄÇÌíl 

JiiBtftiwení j’ w prif äesltun Ai»ii«raw<i wyr, Öewôtlá wyr a Gtojygi 
yddion yn bresennol, tra y gwaedda eréilì, Rhyfelî rhyffli ga« 
nàd «mgen y.«ynn.yg .yrrra o gyrnTrwii Tiâ’r nn btaep.orol pûrt ÿr 
oedẁyd srftỳfeia «in temnyd mewn dyegwytiald y cywmndiai 
Rwsmb yr h»n, jrn ilefeyny a wnaeth ya faWr ©’r amser i dfös*' 
glwjrdtìo nwyfHU tàyM a milwyr trwy ì«fydd ll« fía feiddìerrt 
wed’yn, nae o’t pryd hwnw hyd yrt awr pfin yr awgrymit ítffl 
g»el ewäiad byr ar y rhyflel etto hyd nes ý gwelitr ÿa fctrth tiehaft 
Os mai gwylied ei mhantais, parotoi ei hun, ac hèrrio ei gẁtyú- 
ion wnaeth yr Arthes o’r blaen, mae yn fwy nâ thebyg mai 
felly y gwna hi etto. tra y byddo nerth yn ei chrafangau. 

Tra y syfrdanir eih felpBtìaU gttìi Sŵẃ thýfel y dwyrain-fyd, 
dealiwn nad llai felly ,yw sefyllfft yr Americ OrllewinoL Megys 
mai o (jrater cynhyrflyd yn chwythn allan lava tanllyd volcano 
y gwelir pa h’fetíl ýẁ 'cyhYi'Ẃýsìaá ej haníferth groihtìil,iy gwelir 
wrth elfen'áü ítíyPeí ‘áhtPwỳ'ol Vn 'yirnPérWì ýn Arlcàhsas arddang- 
iiosiad o gyfin'ẁysiàd 'tuffwnol yr 'Üiideh rnáWf Americanaidd. 

Ar yr 8fed o îohawr diweddaf ymoâododd rhai o v r gwrth- 
gaethfasnaeliwyr 'ár ỳ c ae thí’asn a cl ìir y r yn feansäs, ác yn y 
frwydr liaddwyd à ehlWyfwyd àmfyw o’r ddwybiaid. 

Bu brwydryn ddìweddar ýn Ufegon rhwng 3Òt) oV îndiaid â 
•100 o fll'Wÿr Âtneficáhaidd, a HaddWyd à chiẃýîWÿd a'mryw o 
bob ochr. Yn y rh,' f.,4 Jndjuùdd ar y Green Jtiyer hefyd yr un 
gwaith sydd yn myitetl yn fttlaen. 

Yr oedd y Senedd Atnericanaidd heb yniffurflo yn ddiweddar, 
a phan y gwnantmid oes gadiidynt amgenuch gwaith nag ym- 
Adadlu a dangos ffraetiiineb ymgeoruidd. politicaitid fel ei gel- 
wir. fpl.y maent wedi dechreu gwneuthur, yn ol eu hen ar- 
feriad. 

Dywed amryw Seneddwyr eu barn roewn cyssylltiad â 
Lloegr, mai oddieithr yr ysgoga hi yn olo’t aefyllfabresennol ar 
y Cyfandir Aẅehieftnai'l l, y hyiîdThyfëlyn annôòheladwý. Yr 
oedd y sôn ar led'yhô tbd •Äfnenci yta bẃriàdta titaO I Ewsia yn 
erbyn y galluoedd 'KWt>öp&idd gorlleWínol, Ond «dýWedid mai 
ntympwy penboefhiaid -oedd. Bëth hynag, dywed tata o‘r prif 
yddiaduron, taef y New Yoík Daíly TimC8,'’— ,l ‘’Mai cyn 
P. ’i blwyẁiyn Ẁ amser ý gwnánt yttiÿracth â maferion ar 


Oir.iOKK s««wfc 


«» 

tìyfandiT yr America, y gwslent ëi baner.iu yií cbwifio fle ns' 
ẃiymunent; mai atnser pftryítíès yw y preeeimol hldynt fyg- 
vtti yr Uiml Dateítitttw, »c y gali auneiîad biii-en awayw fibn 
suiín (iynu misllteii yn oi !” 

Fel y niac #ŵn doiefus ch-vvym«d y gwyut ac ymddanghosiad 
dudew gymyiau vn< yr awyro fiaen yr ystorom erchyli fyddo 
yn dyfod yn achosi i’r colomenod ffoi i’w ffènístri, a’r gwenyn 
i'w cẃcti, y mae iièisieu daroganot a bygythìoi liy wodraethwyr 
gwle'lydd. ae arwyddíon yr * amseroedd biin” yn symbyiu 
Saiút y Gornchfàf t edryeh * ffoi tua Ücion y eyfieu eyntstf a 
gaffont. 


CASGLIAU Y SAINT. 

GAS «tílLttt DUÚ O SEtòN. 

Y i)vi)D a ragwclwyd gau santaidd Brophwydr 
A L'liatrieirciis wawriodd uwcfi goror ein bytí, 
AHwedaáuT or'chwyìW'th ddiweddaf a roddwyd, 
íîr casglu piant Israei o lvob jmrtii ynghyd; 
Hiliogaeth hen Abraham. Isaac. a Jacob, 

A fuont ar wasgar am tH*oo<id yn by w; — 

“ l)y itâd a adwaenì yn miilith y eenedíoedd,’* 

Meda hen bropltwydoiiaetit gat. bropltwyd ì Dduẃ. 

Yn awr maê Ccnadon Duw’r net yrt pregethu 
’R efengyl dragwyddol i bobt y byd, 

0B wedî ett itanfon mewn dẃyfol awdurdod, 

1 bob parth o'r ddaear ar led ac ar hyd; 

A dyma’r “ pýsgotwyr” a'r “heiwyr” ragwelẁyd 
Gyi.í gan ŷr hen bropitwyd drwy Ysbryd ei Dduw, 
Yn easglu y Saìtit y» y dyddtau diweddaf, 

O blith y oeaedJoedd iìé bubnt yn byw. 

1) Babilon fawrgyrt eì ehwymp deuant ailaú, 

Yn lluoed.t «frifed wrth alwad- I)uw’r nef, — 

Fei cwmwl, - fel nifwl ac fèl coloHtenod, 

Yn giaú i’w fifenestri eliedaiit tua tliref ; 

•Rlatit Ephraim i Seion, i wlad y górìlewin, 

•À r deg Uwytlt o’r gogied l U lo’ut adrel' Uob un. 


UDGOltt»' SElOff. 


6S: 

Plnat Ju<la a ddeuant i hen Biilestina 
I godi eu teml eyn dêl Mab y Dyn. 

Heri S.itan a rwymir, a’n ií'iesu lieyrnasa 
Drós fll o f yriyddoedd yn ngHariol ei Sairit, 

Érwna hwynt yíi ÖHbirlàid i’w Dad, a Breninoedd, 

Yn nheyrnas y riefoedd - (O freiniol wir fraint) ; 

Hîl Abraham. Isaac, a Jacoo, oyth mwyàclí, 

Nìcbànt eu gwasgiiru, medd geiriau Duw Iôr, 


Ond gyda eu Brenin tragwydiiol teyrnasant, 
Dros bedwar bàn daear, ac o fôr i fôr. 



ÄMRYWIAETHAÜ, &e. 


Y Deml. — Defnyddiwyd dwy- ẃaith gymmainto feini eisoes- 
at sýflaen y Deml a adeiladir yn Ninas y Llyn Iialen Mawr ag 
a ddefnyddíwyd i adeiladu y Denil òedd yn Nauvoo yn gyfan- 
gwbl. 

Iŵun o'r swyddogion gwlàdol wanfonoud y Llywodraeth' 
Americanaidd i Ütah wedi ufyŵMiau i Formomaeth,” a chan- 
ddo ddwy wraig eìsioes. 

Dyweoir fod y Czar yn dêisýf ar ý Taleithiau gymhedrolî’ 
rliyngddo ef à’r galluoedd cynghreiriol. Wyddys pŵy gym- 
hfdró.ÝÌT a gaifif “Jomitliari” yntau, yn ddigon galluog i gym- 
hudroli rliwng y Taleithiau Deheuol -a Gogleddol? Oni clmiflf 
ryw un yn fuau mue yn debyg yr ânt yn gyrbibion, a pliwy a- 
«wyna i’w tynghcd? 

Mae yr offeiriaid Pa'baidd yn yr Iwerddori yri gwîíeyd coei- 
eierthi o Feibiau a Thestanicntau Frotestanaidd. 

Yn ol daroganiad y newyddiaduron nvae yr awyrgyicli gor- 
Ilewinol yn dutì, a*r etfẃ'M oedd fel cfedr Ilaw gwr er ys tro ým 
ol yn orlwy thog o eifenau rhy felawg, ac y mae yn bur debyg y 
rîiuthra y “Tarw” Prydeinjg ei gyrn i’w grotribil cyn hir, o 
fciaf tnae testU'iiau y cweryl wedi amlhau i bump yn awr, a 
pha» y týuir ynutith yr hyn sydd yn atal, yr îtyri a bwrcaswyji 
* wn ri>r. Gwyn y ttitàr it- gyrhiieddarit y waredlan orlUrw- 
«ol cyn yy arllu ysa. 


«nísrtŴ ttfirtit. 

• 1)lRVW1 !t,i n tSYF# .IẀnmfc Ẃ yn' 1 4 îi'ẃHHsir >•« 

l)„ver i xm>. o ilan tW«WiU«« n iM) yr trn nm ef ymd>ÌHii»osia<J 
o fliien v Ciiwaitc-r Sesiwn. aiu nfl myildil ait.'oliad Saint y 
Dyddiiiu Diwwidaf. a plia iMy», a í'» i(i rony.n o Itarch i grefydd 
neu awydil i inl' .Ji Ì>uw, nr im diiinlcl»» i'r Ynadoii am wneyd 
eyfiawiuler atn unwai;li, »■: at oa oheitliia y gwneir esminpl o’r 
dyhiryn liẃn, er rliyÌMU.d i'r eyflc-lyh rai ajr ydynt yneael eu 
cytiogi (fan .Otfeirìaid ì’iieiieh ein gwlml ninr fynyeii i aflon- 
vddti addnliaii e.u eyd - - ; rnioi » y etyihioli ehnà’u huiiaio. 


Tahmlpu at P(h/M CynnntllciUÌ OrUe’ inol Mcrgan uy o Jon. 16 
hyil Chncf. 13.- (Yr nil 'uhh idion.) 


■£ 

Hr..n Jnl.ll, Ticfnrr" » 

AllH J-Aih, <1 ttlnls; . 11 

(iîfurti' Cniiinf. Alnwia» • "® 

Havul tHiOiii Bru f.-alin.l a 
ChiIu ih.ç lli.ar ÇatjrU.untii U 
Wui Jci'riiliif U 


U. 

1 H 1 TtMi 1'liiH-ps I ilo 

2 (I I Hrll- Jn.ni., iil« 

5 U i >ili|.i J ■IU'H, ct wraìí... 

2 n ThUinH* .f»m»s Oytŷẃi: . 
2 6 , l'lniliji I ...i« .h. AlUwrn. 
1 o i 'C .f',,n i .. iii . . 


£ ». i> 

. o 
. 0 
. 0 
. 0 
. 0 
£l In 


F 1 Je.uBYNi aoau aw ÎiYvhv(i i» 'V)H. hfl hyo C«wi<t?. 8,— Isaae 
Joẅs. j£3 10»; Joli« J>nVies, i£ I -■e. 

SW Cynnelir Cymmanfaoedd y Cogledd M y eairyn;— 'Sir 
Ffìint ar yr 2il o Faw.rth, S.r Ddinbych ary 9fed, Dyflryn Con- 
wy a Mòn aT yr Itìeg, a Sir î'eirtnnydd 'r y 23ain. 

igig* O ddiffyg lte gorfu ì ni adael allan amry w bethau o’t 
rlòfyn íi-wn hyfi e,n nesaf. 

Cyíabwyddiada'O.— Da'niéi Dtmiels, " Ufigotn Seion*' 'Offlce, 
SwanseH.— Abednego Williüm». Gard«A» Street, MẁUu r. 

*,• Anfoner pob Uythyrau, yn eynnwys eitreMom a tlialiadau 
i Copt. Jones. “ Udgorn Síiorì’ Office. Sicam&a. 


C Y v v « Y S I A tl. 

ryt« 2 \n v Tl'><li*>n ...... ...a.. 

Pn'St'th y Uvw‘rt(1 'ŶO IUÍ 5Î5 

GolyuHWHit^th,— Cy^numWd ö7 

CyfMtwydflradBn ar yr ŸiófuiíSiul 58 

H»etlt|»*CH <•••.. . i «,‘•4 ••• * »•••'•«.'«» > .t’. M t. , ...••«V*a 

y Sanil .*.. •« ..(•»*<•••••■.*« t>2 

Amrw iHetlih». ; fíft 

I (tfliHlHtt, fit» > i • ■••»•*•»•• •*••'« ••*'«••'• .-• . *■•..••• •44* I «W» ■'••»• «fc*» • '"04 


ABERTAWY; 

AKOR AFFWYD A CH YIIOEDDW YD OATÍ D. JONIC8. 


U.DGORN SEION, 

NBl f 

t #erni )) &atttt. 


Rhif. 5.] CHWEFROR 30, 1856. [Cyf. IX. 


PREGETH 

Gany LlywyrM B. Young. a draddodwyd yn Ngliymmanfa Hydtef 
yn Ninas y Llyn IJalen Mawr, 1855. 

(Parbad o ilnd. 57. j 

Yr ydym yneistedd yraa fel barnwyr, a raeddyliwch y rhoddid 
y cyfryw gynnygiad yn awr gerbron y bobl yma a ddiweddai 
er ea nliiwed, er iddynt benderfynu arno, neu tybiwch y byddai 
arweinyddion y bobl yma wedi gadael yr Arglwydd, ac y cyn- 
nygient yn unol ag hunan-chwant, yr hyn a wrthdarawai yn 
erbyn teyrnas Dduw ar y ddaear, a’r liyn y rhoddiad o hono a 
ddinystrai y bobl yraa, pa fodd y canfyddech y drwg ac y gwa- 
haniaethech rhyngddo a’r da? Ni allech ei wneuthur heb foí 
yn t'oddiannoi ar Ysbryd yr Arglwydd. k ydyw y bobl yma 
yn mwynhau yr Yebryd hwnw? Ydynt, lawor o honynt. A 
ydynt hwy yn ei fwynhau i gymmaint graddau ag a cyrhaedda 
eu hawl-fraint? Ydynt, rai o lionynt, etto yr wyf yn meddwl 
y gall y bobl yn gyftredin feddu ychwaneg o’r Ysbryd Santaidd, 
— mwy o natur ac anian y Duwdod nag y maent yn fwynhau_ 
Gwn fod ganddynt eu profedigaethau, gwn fod ganddynt y byd 
i’w ymladd, ac fod ganddynt gael eu temtio, a « mi a wn yn 
erbyn pa beth y mae ganadyut i ryfela. 

Holwn ein hunain yn bersonol a ydym ni yn ymfrwydro yn 
y filwriaeth hon fel ag i orchfygu yn mhob cynnyg, a ydym ni 
e bob brwydr yn dychwelyd yn fuddugoliaethus. Yn hyn y 
5 [Pris 1 g . 


fjj; ODGOltN SEION. 

mae genym i ymyraeth â’n nwydau, ac â’r natur syrthiedig yr 
hon nis gallwn bytli ymwaredu oddiwrthi hyd oni orweddom 
vn y bedd ; mae hi wedi ei hau yn y cnawd, ac hi a erys yno, 
’eithr ein braint yw ei gorchfygu a’i dwyn yn ddarostyngedig 
yn ein meddyliau a’n myfyrdodau ac yn mhob gorchwyl a 
gyflawnom, er yr holl brofl, y temtio a’r cernodio a ga*fom gan 
Satan. Ein braint yw dyfod yn alluog i lywodraethu a darost- 
wng liyd y nod ein nhwydau gwyllt, 'ie, ein braint y w byw i’w 
gorchfygu yn . y fath todd ag na diaffom yr un demtasiwn i 
feddwl yn ddrwg, neu o leiaf i beidio a llefaru un amser cyn 
cymmeryd amser i ystyried, eithr y byddai yr oll yn ddaros- 
tyngedig i gyfraith Crist. A ydym ni yn byw i fyny i’r fraint 
yma? 

Fe ddichon y gofyna rhai. Onid ydym ni yn Saint da? 
Ydym, gallaf ddweyd fod y bobl yma yn bobl dda, a dymunant 
fod yn Saiut, ac ynidrecha liawer o lionynt i fod yn Saint, ac y 
mae llawer o honynt yn Saint. 

Teimlwyf dros wendidau dyniou, nid wyf anwybodus o’m 
gwendidau fy hun, ac yn hyn y dysga pawb areill eu tueddiadau, 
a gweithrediadan yr Ysbryd ar drigolion y ddaear; wrth ddysgu 
dynolryw derbyniaf addysg fy hun. 

Mae y bobl hyn yn bobl dda, yn bobl gyflawn, etto y mao 
rliai o honynt yn ilawn o ffolineb, y mae rliai yu gogwyddo at 
wneuthur yn ddrygioBus, ac yn ymddangos fel pe y careut 
ddrygioni; y mac rhai wedi eu llenwi ag eilun-addoliaeth, &e 
ymddengys fel pe byddai yn anmhosibl iddynt orchfygu ysbryd 
y byd, i ochelyd rliag ei garu na giynu wrtho, nac wrth betiiau 
y byd. Apeiiaf at y t<Al fel barnwyr, a fedrwch chwi farnu 
mewn pethau perthynol i deyrnas Dduw ar y ddeaer Ueb fod 
genych ysbryd y gwirionedd ynoch? 

Fe ddichon y dywed thai, Frodyr, chwi sydd yn arwain yr 
Eglwys, y mae g nyr» bob ymddiried ynoch, nid oes yr ofB 
lleiaf amom ar nad & poh peíh yn mlaen yn iawn dan eich har- 
olygiaeth, y trafodir yr holl faterion masnachol yn iawn. ae ot 
yw y Brawd Brighasm yn foddlon arnynt, felly yr wyf innau. 
Nid wyf yn ewyllysio i’r mn 9ant y Dyddiau Diweddaf yn y 
byd hwn, nac yn y Nefoedd, ymfofldloni ar ddim a wnelwyf, 
hebi Ysbryd yr Arglwydd Iesu G-rist,— ysbryd y dadguddiad 
i’w -wneuthur yu foddlon. Yr wyf yn ewyllysio iddynt wybod, 


üdgorn seion. 67 

a «îcall drostynt eu hunain, canys fe gryfhäai hyny y ffydd 
sydd ynddynt. 

Meddyliwch y byddai y bobl yn ddifater, ac na ddanghosent 
eu bod yn ymyraeth un dim â phethau teyrnas Dduw, gan 
daflu vr holl faicli ar nrweinyddion y bobl, a dywedyd, os 
boddlon ydyw y brodyr aydd a gofal pethau arnynt, boddlon 
J'dyni niunnu. Nid yw hya yn weddus yn ngolwg yr Ar- 
giwydd. 

Fe ddylai pob dyn a benyw yn y deyrnas bon ymfoddloni ar 
yr hyn a wnelom ni, eithr ni ddylent yrnfoddloui iieb ofyn i’r 
Tad, yn enw lesu Grist, pa un a ydyw y peth a wneloni ni yn 
iawn. Pan eicli hysbrydoiir gan yr Ysbryd Glân gallwch 
ddweyd yn ddealladwy eicli bod yn foddion, a hwnw yw yr 
unirr allu a ddylai eich tueddu i ddweyd eich bod yn foddlon, 
canys hebddu ni wyddoch pa un a ddylasech ymfoddloni neu 
beidio. Gailwch ddwoyd eich bod yn foddlon, gan gredu fod 
pob peth yn jawn, ac fe ddichon i’ch hymddiried fod braidd yn 
aimherfynol yn awdurdodau Eglwys Ieeu Grist, eithr os gof- 
ynasochi I)daw yn enw yr lesu, acos derbyniasoch wybodaoth 
i eliwi eich lmnain trwy yr Ysbryd Santaidd, oni chryfhüodd 
eieli flydd? Do. Ni chyftawria ffydd fechan ond gweithred- 
cedd byohaju ; dyna resymeg deg, Dywed yr Iesa, Pe b’ai 
geoydi fl'yád taegys gronyn o hâd mwstard, chwi a ddywedeeh 
«rth y nayriydil hwn, Symud o ìdiytna draw, ac efe a ynisym- 
tnudai ; ac ni fydd dít» anmhoeibl i chwi.’’ 

Y mtt' gronyn o hâd mwstard yn fyehan iawn, er hyny j>e 
meddecfi fl'rdd megys gronyn o hâd mwetard, acy dywedeeb 
wrth y ntyjiydd hwn, Sytnud oddjyma draw, fe’i gwnelíd, neu 
"'rth y «yoftmorwydden hon, Planer di yn y n*ôr; ne« wrth y 
tieifian, Iacháer chwt ; neu wrth gythreHlíaid, Bwrier c'hwi 
allan, fe’i gwnelid. 

I ybiwcb y byddai genyf ffydd megy» gronyn o hád mwstard, 
«e y gailwn wneutimr y pethau • ddy wed Cmt sydd yn adich- 
onadwy iV .gwneuthur drwy y flíydd hono, ac fod ga» ddy* 
«r»ll ar gyfendir Asia yr un flydd, ni ftllem gyflawni llawer, 
c *ny« tiifyddem ond dau i wrtbsefyll h(Hi allu Satftn. A ydych 
ehwi yn meddwl i Iesu Grist iaehâu pob person oedd yn giaf, 
ne * * r *'°h gythreuliaid ag «eddynt yn y wl»d lle y trigai gael 
eu bwrw allan? Nid wyf i. Yr oedd gwneutbur gwyrthiau 



CDÜOHN SFI >N. 

i’ffelyb fiethati brairid mor 
;in dydd ni. Unwaith yn 
hobl tfydd yn « ailu, ac fe 
yrth, eiíhr yr oedd y cleifion, y 
ynfydion a’r tiiai ityny 
■ ■* ’ > jjvthretsiiaid w.ldiítmgyich 

eilwaitti y caffiti ci ffydd ei iieffaîth, o 


iacháu cleifion, cyfodi y meirw, ar 
aiiaml yn ei ddydd Ef ag ydynt yn 
awr ac eilwa.th y byddai gau y 
gyfiawnid yr hyn a eìwir yn » 
fleillion, y byddariaid a’r muianiaid, yr 
% feddiannid gan amrywiol fathan o 
iddo, eithr yn awr ac i- 
herwydd diffyg ffydd yn y personau. 

Creda llawer na'l oedd yn nyddiau 
person yn glafyn y cymmy dogaethan lls 
vw hyn, canys ddim otid ar dro yn dd 
iaciiàd claf, neu fwriad ailan gythrau . 
byddai i ddwy ran o dair o drigolion J 
feddu yr un ffydd att oedd gan tiŵ yn yr Ucimwawr. y.m y 
n l!ed debyg y iachesld yr hoil gtoiflon. m y bwriesid allan y* 
holl gythreuliaid, canys ẁ fttawi yno oruchwyiiatth o allu 
daionus dros y dylanwadau drygionus. 

Canlàtewch fod dau berson ar gyfandir yr Amenc a chan- 
ddynt ffydd meuys gronm o hàd mwstard, aa fo* un o honynt 
(ir làn y Môr Tiiwel, a’r llall ar làn y mór werydd. ac y byddai 
i’r rban amlaf o’r cleiflon aros yn glaf o’n hamaylch. y rhai 
meddiannol gan gythreuliaid a boenid yn barhaus. er yr iacbëtd 
elaf, rnu y rhoddid ei olygon i un dall ar ambell dro. Yn ’awt 
eaffed pob uu o'r personau hyn berson aTall o gyffelyb ffydd yn 
yehwanegol atynt, a gwnant wymmaint arall o waith ; yna 
gadewch fod pedwar o bcrsonau yn y dwyrain a phedwar yn y 
gorllewin, ac fod pob un o honynt yn mcddu ffydd megy» 
gronyn o hàd mwstard. ae fe wueir pedwnr gwaith gymmaint a 
phe na fyddai ond un yn mhob lle, ac felly ewcli yn mlacn, gan 
barhau i ddyblu y rhifedi hyd oni fydd, maes o law, gan bobun 
o Saint y Dyddiau Diweddaf ffydd megys gronyn o hàd mwn- 
tard, ac yn mha le y byddai lle i ddiafliaid? Nid yn y myn- 
ycidau hyn, canysfe’u bwrid i gyd allan. Oni welweh y byddai 


UDGOEN SEION. 


69 


cÿmiorthwyo, gwnelai y bobl fel y gwnant yn awr, helant fi 
braidd i farwolaeth, gan ddy wedyd, Oni osodwch chwi ddwylaw 
ar yr un claf yma? Oni cwcli chwi i (y ntiŷ i fan draw? ac 
felly yn y blaen. Anfonir ani danaf yn barhaus, er nad âf on i 
weithiau, canvs hawlfraint pob tad a fo yn Iíenuriad yn Israel 
yw i gaei ffydd i iachâu ei deulu, yn union yr un fath ag a 
feddwyf innau i i rchàu fy nlieulu. ac os nad vw ynei wneu- 
thur nid yw yn byw i fyny i’w íraint. Y mae yr un ìuor 
resynioi iddo ofyn i mi dorri ei goed iddo a chv 11 nal ei deulu, 
eanys pe meddai ffydd ei hunan. arbedai y drafferth o adael 
tìylcdswyddau ereill i dalu sylw r i’w ofyniad. 

Lledaener y ffydd yma, a gwna bob peth yn ha wdd. eitlir 
gosodwcli ddwsin neu ddau o ddynion i yru wagen yn cynnwys 
tua clian tunnell o bwysau, a hydd y gorehwyl yn galod iawn, 
ond pe gosodai Itoll Saint y Dyddiau Diwtddaf eu hysgwyddau 
wrth y baicii, fc'i symudid yn rliwydd. Y r un petli y niae 
gyda’r galluoeiid tneddyliol ag yw gydar. corfforol, a thyma 
paham y dymunaf i chwi ystyried y mater, ac.y gosodwyl y 
peth o’ch blaen. Mediiianned y Saint ff'ydd a gweitliredoedd, 
a cadawant eu Uacbwant a glynant wrth gyfiawnder. 

Yr wyf wedi rlioddi arauth fỳr i cliwi ar (fyild a chrefydd 
ymarferoí, yn awr dywedaf wrth lienuriaid Israel, ac esgobion 
y gwaltanol ddosp irthiadmtj ac wrtli lywyddton y gwahanoi 
gangenatt, Os oes unrhvw fusnes a ewyllysiwch ddwyn gerbron 
y gymmanfa hon, mewn cyssylltiad ag ym 'dygiad ac a'.lodiaetli 
personau, gallwih gael y cyfleustìra. 

Yroeddent yn arferol er ys vclndig o flvnvddau yn ol i ym- 
wneytì â busnes o’r fítth y.ua o flaen ein cynt nanfa gyffredinol, 
a’n bawl fraint yw gwneuthur hyny etto. os ewyllysiwn, neu os 
oes aclios. 

Yn nthoh uciiel gynghor, inewn llyso.’dd esgobion. ae yn 
mltob tìos]'art)i arall ile v trafotìir ctu i .usn- s, bt dd i Lglwys a 
theyrnas Dduw. a’r Arglw vtìd Ho'b ll iog wrtii ei pheu, lícitosi 
i hob dyn ddangos teimlad-iu ei galon, canys y mae yn ysgt'if 
enedig, os ytìyeh yn eofio. mai yn y tìytìtìiau tì'.wetì.laí y e.iul- 
guddia yr Arglwytìd tìdirgelion calonan plant dynion. 

Oniii yw yr Iîfengyl yn gwneutlmr hyny? Ydyw, y mae lii; 
achosn i dtìynion n benywod i dtìadgudtìio yr liyn a fydtìai wetìi 
yutguddio yn eu tymherau liyd oni eyrthient i’w beddau. G u '|t a 


70 


CDGOBS SK'JOW. 


y eynllun yn ol yr hwn yr arweinia } v Aralwydd ei hobl 
iddvnt ddadguddio eu mlieddyliau a*u bwriadau, a dwg allan 
bob rhith o dyniher a loehesa yn eu eyfnr.soddiadau. A ydyw 
hyn yn iawn? Y mae. Pa fodd y gwellweh feiau dynion. 
wrth eu celu a pheidio són bytii ani dnnyfit. wrth guddio i 
fyny bob bai a welweh yn eich brawd, neu wrtl» ddywedyd, 0, 
na ddywedweh air am ei feiau. gwyddom ei fod yn gelwyddoír, 
eitlir ni wna i ynganu gair o'i bleghi, • anys b\d !ai yn arvr i 
ddadguddio y fath ffaith i’r bobi? Pyiia dd Ol y hed a> diaf'oi. 
©nrt ai felly y gwna yr Arglwyrtd â'r laibl y n y dyóiliau rtiw- 
ertdaf? Naç*. 

Ymddenays hyn yn beth na ddeallìr ond yehydig arno gan 
rai o Saint y Dyddian Diwedduf, fe rtdichon fort rhai yn ei 
ddeali, tra nad yw ereil . Fe ainlyair pob bai a tedd dyn, fe’i 
diwygir gan e'engyl yr iae'.iawrtwriaeth. gnn gyfìreitlnau yr Off- 
eiriadaeth Santaidd. 

Meddyliwch fod dyn yn gelwyddoe, ae na feiddiwch hysbysa 
hyny, O’r goreu, meiid y dyn. Yr wyf yn diliogel, galla^ 
ddweyd a fynwyf o gelwydrt. Y mne efe yr» rluertrtol o fort yn 
gelwyddog, ac ns na feiddiwn ei eeryrtrtn ef o’i biegirt, ymgys- 
goda tan y cyfryw orehudrt, — cuddia ei hun tan fnntell cariart 
ei frodyr, a pliarhá i ddweyd celwydrt. Mnes o lnw fe ladrata 
dipyn, ac feallai foì) un neuddau o*i frolyr yn wybodns o hyny, 
eitlir dywedant. •'III aid i ni guddio y hni yma â manteil ca r- 
iad.” Parha i ddweyd celwyiirt a llartrata. a pharhawn ninnau 
i guddio ei feiau. i ba le yr arwetniai y cyfrỳw un? Yn rnha 
le y gorphenai ei ' rfa? Ddim yn unlle on i yn utfern. 

Pa hetli a wnawu o’r fatli d'lynion ? A ddadguddiwn ni eu 
beiau? Gwnawn, pa bryd bynag ei welwn yn dda ac yn 
addns. Gwn ei fod yn galerl i ddi-rbyti cerydrt, eanys nirt oes 
un ceryrtrt yn lloni onrt y» tv : stâu ei ddfirbytiyrtd yn yr amser 
ei riioddir; eitlir os deibynia person gerydd. ae y gweddia. am 
i’r Ysbryd Glân orpliwys »rno. fe! y eafíu Ysliryiì y gwirionedrt 
yn ei galon, ae y glyno wrth yr hyn sydd yn rtrta yn ngolwg yr 
Artilwyrtrt. rhniida yr Argiwydd rás iddo oddef y eeryrtd, acefe 
» (tdarostynga ei hun irt lo, ne a'i rterbviiia. gan wylrort ei fod e r 
ei ddaioni. Efe ii i goddefa yn ainy neddga r, ac, nraes o law. efe 
a â drosto ae a vyèl irtrto gael ei geryd iu am ei feiau, ac fe a’u 


CDGORN SEION. 


71 


halltudia lnvynt, ac fe ddug y cerydd ffrwythau heddychlon 
cyflawnder iddo, gan ei fod yn ymddwyn yr. llesiol ynddo. 

Yn y ffordd yma y mae cerydd yn leshâd ì unrhyw berson. 
Caniatewch fod ynwyf fai ac yr ewyllysiwyf ei gelu, oni fydd- 
wn yn debyg o’i guddio? acos na wnelai yr Arglwydd ei ddad- 
guddio, gallwn lynu wrtho, pe na feddwn ysbryd y dadguddiad 
i ganfod fy mai a’i ganlyniadau. Heb ddyianwadau Ysbryd yr 
Arglwydd, yr wyf yr un mor agored i fyw ac aros mewn 
egwyddorion a mympwy gau, a gweithredoedd anghyfiawn, ag 
ydwyf mewn rhai gwirioneddol. Felly y mae gyda ehwithau. 

Os nad hysbysir chwi o’ch beiau, pa fodd y gailwch ymwrth- 
od â hwynt a’u gorchfygu? Ni aliwch. Eithr os amlygir eich 
beiau, mae genych gyfleusdra i ymwrthod â hwynt, ac o lynu 
wrth yr hyn sydd yn dda. Amcan yr efengyl yw dadguddio 
dirgelion calonau plant dynion. 

Pan y rhodda dynion arddeall i mi, pa un ai yn gyhoeddus 
neu yn ddirgel, nad yw eu beiau i gael sôn am danynt, ni wn 
pamoranianol eu mheddwl y teimla dynion mewn eyffelyb 
achosion, eithr fel Elias pan y gwatwarodd offeiriaid Baal, 
teimlwyf i chwertliin am ben a gwawdio y fath ddynion. 

A ydyeh chwi yn meddwl yr ymgrymaf mor isel i’r un dyn 
ofewn y Diriogaeth lion, neu ar y ddaear? A ydych chwi yn 
meddwl y goddefaf fy hun i gael fy ngwefusau wedi eu rhwymo 
fei nas gallaf ddadguddio beiau y bobl pan y tuedda doethineb 
fi i’w wneuthur? 

Nid ofnwyf y drygionus hanner cymmaint a musquito yn fy 
ystafell wely, eanys fe rwystrai hwnw fì rliag cysgu, eithram 
yr anghyfiawnion, a weithredant fel tnileiniaid, ac a ymddyg- 
ant yn waeth nâ'r cythraul, i awgrymu nad oes genyf yr haw^ 
i sôn am eu beiau sy’n gwneuthur i mi deimlo fel pe y chwerth- 
inwn atn ben eu ffolineb. Mi a soniaf am feiau dynion y pryd 
a’r man a fynwyf, a pheth a wnewch chwi o’i blegid ? A 
wyddoch ciiwi i’r egwyddor yna achosi marwolaeth yr holl 
brophwydi o ddyddiau Adda hyd yn awr? Cyfoded prophwyd 
ar y diìaear, ac na ddadguddied un amser ddrygioni dynion, ac 
a ydyeh chwi yn meddwl y chwentiychai y drygienus ei ladd? 
Na wnelent, canys peidiai a bod yn brophwyd i’r Arglwydd ? 
gwaiioddent ef i’w gwleddoedd, a cliyfarchent ef fel cyfaill a 
brawd. l’aham? 0 herwydd y byddaivn anmhosibl iddo fod 


72 


TJDGORN SBION. 


yn ddim arall ond yn un o honynt hwy. Y mae yn annic hon 
adwy i brophwyd i Grist fyw mewn cenedlaeth odinebus heb 
sôn am ddrygioni y bobl, heb ddadguddio eu beiau a’u ffael- 
eddau, ac nid oes unpeth yn liai na marwolaeth a’i hattalia 
rhag hyny, canys fe wna prophwyd i Dduw fel y myno. 

Y maent wedi pregethu wrthyf. deisyf arnaf, ac ysgrifenu 
ataf, i fod yn ofalus pa fodd y soniaf am feiau dynion, rawy 
felly nag wrth Joseph Smith yn ei fywyd; bob yn ail wytlinos 
derbyniaf lythyr cyfarwyddiadol, yn fy rhybuddio i fod yn 
ofalus o gyromeriad rhywun neu gilydd. A gawsoch chwí 
ysbryd yr Arglwydd erioed, hyd nes y teimlech i neidio i fyny 
a moliannu? Yr wyf fi yn teimlo felly pan ddelo’r fath epistohiu 
ataí, teimlaf fel pe y dy wedwn, “ Nid wyf yn prisio am danoch 
chwi i^a neb o’ch tylwyth tu yma i uflern ’’ 

Y mae genyf frodyr doethion o’m hnmgyleh a ddywedant 
weithiau, “ Na ddywedwcli fel yma neu fel arall, byddwch yn 
lledofalus, da chwi byddwch yn wyliadwrus;” ac ysgrifenwyd 
ataf o’r dwyrain; yr wyf wedi cael sypyn ar ol sypyn o lyth- 
yrau, ydwyf, lwyth berfa o honynt, yn dywedyd, “ 0 Frawd 
fîrigham, mi a ddeisyfwn, a weddiwn, ac a rldadleuwn á chwi, 
pe y meiddiwn, ar i cliwi fod yn ofalus o'r hyn a leíarwch. Oni 
fyddai yn well fel hyn neu fel arall nag i chwi fyned ar yr es- 
gynlawr, a dweyd wrth y Cenedloedd pa beth ydynt? Oni fyddai 
yn well i chwi gadw hyny ichwi eich hnn?” 

A wyddoch chwi pa fodd y teimlaf pan y derbyniaf y fath 
hysbysiadau ? Yr wyf yn dweyd wrthych fy mod yn teimlo 
fel pe y sychwn eu trwynau á hwynt. Os nad wyf fi i gael y 
fraint o sôn am Sant a pheehadur pan y mynaf. cylymweh fy 
iigenau a gadeweh i mi fyned i’r bedd, canys byddai fy ngwaith 
wedi darfod. 

Am hyny y lladdasant Josepli a líyrum, am hyny y dymun- 
ant fy lladd innau a’m brodyr; yr ydym yn hysbys eu dryg- 
ioni, ac nyni a ddywedwn am dano }»ii gymhello yr Ysbryd ni, 
neu sôn am y person hwn neu y llall a'i gymnieriad ar yr am- 
ser iawn. 

Y mae pobl yn ein miiysg sydd yn tuehan wrtli hyn, a chan- 
ddynt ddrygau ar yr un pryd nad ystyriaf braidd yn wrth 
sylw, canys nid wyf yn metldwl y bydd y fath bersonau o un 
gwerth hyd y uod pe digwyddeut yniwthio i fewn i deyruas 


ODGOEN' SEIOK. 


73 


nef, er fy mod yn tybied eu bod yn dda yn eu lle os gallwn 
gael alían pa fan yw hwnw, eitlir hyd yn hyn yr wyf fi yn an- 
wybodus o liono; credaf fod yr Arglwydd yn gwybod pa fan 
y mae, ond nid wyf fi. Dymunaf ddweyrl wrth henuriaid 
Israel, wrth bawb pobl, dywedaf wrthych arn eieh drygioni, a 
dywedaf beth a fynwyf am danoch, a phan y teimlwcli fel pe y 
lladdech fi am hyny. fel y gwnaeth rhai a gyfenwent ou hunain 
yn frodyr yn nyddiau Joseph Smitli ; edrychwch atoch eich 
hunain, canys brodyr gau oedd yr aehos o farwolaeth Josepii 
Smith, ae nid ẅyf fi yn ddyn rhy pyfiawn. Mi a ddywedais 
wrth Saint y Dydáiau Diweddaf o’r dechreuarl nad wyf yn 
proffesu llawer o gyflawnder, eithr yr wyf yu proffesu gwybod 
ewyllys Duw am danoch chwi, ac yr wyf yn ddigon eofn i w 
ddywedyd wrthych heb ofni eich llidiawgrwydd. ac yr wyf yn 
dysgwyl mai o herwydd hyn y galwodd yr Arglwydd fi i sefyll 
lle yr wyf; teimlaf mor anymddihynol ag angel. 

( 'I'w barhau.) 


UDGOiìN SEION, 

H *!• 

ápcrc» p j©aúu. 


DYDD SADWRN, CtíWEFROR 3«, 1856. 

Yu Ymfüdiàd,— Caniatéir i ni y pleser o liysbysu y Saint a 
fwriadant ymfudo eleni, fod y I.lywydd Eicliards o’i hynawsedd 
yn caniatâu.i’r Saint Cymreig yrnfudo yn yr un Uong. nad pa 
un a eiírnt gyda y pedrolfenni, y ddauolferni, ynte i’r Taleith- 
iau, ac y cawn ninn.iu y fraint o fyned gyda hwynt. Erfynir 
ar bob un anfon ei enw a’i fluen-dâl yn ddioed. Gobeithiwn 
nad erys yr un Sant ar ol a fedd neu a all gael naw pnnt, ac na 
welir un ar ol o dan chwe’ blwydd oed yn yr ogiwys a fedd 
bum punt heb ddyfod i’r Taleitliiau. 

Mae genym y newŷdd da i’w hysbysu o fod y Gymdcithas 
Y r rafudol Barhaus yn cyn ìyg mudo eleni hanner y nit’er adat 



Î4 ÜDGOUS SETOS. 

ant bum punt i’r Drysorfa Y. Barhaus, os buont fy w yn (TyiM- 
ìon yn yr Eglwys atn chẃe’ blyneùd neu ragor, ac os na t'edil- 
ant chwaneg ua hyny; ac y caiff yr hanner arall cu nnulo y 
tro nesaf. eîyduned y cyfryw â’u gilydd pwy gaiff fynedgyntaf, 
ac 08 na allant apeliant at eu Llywyddiaeth, eitiir dan boh 
amgylchiad bydded i ffyddlondeb ac honafiaeth yn yr eglwys og- 
wyddo y glorian. Cipier y cyfle hwn ar frys g; n y rhai na 
feddant naw punt! Chwiliwch allan eicn partneriaid ar frys, 
anwyl Saint, cyn yr elo yn rhy ddiweddar. Gwneled yr holl 
tai ereill a feddant bum punt yr un, na fuont yn yr eglwys atn 
©hwe’ blynedd, bob ymdrech sydd yn brBÌbl i ddyfod i’r Tal- 
eithiau yn awr. Gan mai diwedd mis Mawrth yw yr amser 
pellaf y dylid hwylio o Lirerpooì ; ao fod y mwyrif yn barod 
yn awr, ac yn aros wrth y lleill, gweler y mawr anghen sydd i 
írysio ; nad oes diwrnod i’w golli pan ystyriom yr amser a 
gymmerir i logi y llong, anfon hysbysiadau, myned i Líeerpool, 
&c., Lywyddion, deffrowch at y gorchwyl ar unwaith. 

Dysgwyliwu gael y pleser o hysbysu yn ein nesaf pwy a 
gynnorthwirr i ymfudo. Ni ddaw foment cynt wrth ymholi. 

Diíospautiiwts. — Hawyr ! Beth yw’r achos eich bod oll 
braidd yn cyduno i beidio nnfon dim arian am lyfrau eleni 
rawyach ? Beth y w eich ateb ? 


IjUGORN SEI >N. 


Gwed(ìioi]J yrHenariad Israel Evans. 

Dewiswyd yr Henuriaid William I.ewis a G. W. Baries yn 
ysarifenwyr i’r Cyngbor a’r Gymmaufa. 

Treuliwyd y Cyngbor gan y Llywydd Jones i hyfforddi y 
Llywyddiofi. 

Llefarodd ar alluogrwydd llywodraeth yr Offeirìadaeth ar bob 
peth yn y nefoedd ao ar a than y ddaear'; y ffordd gul a chaeth 
sydd gan Formoniaid i’w rhodio. Ymresymodd ar gyssylltiad 
anwahanol husnes yr Bglwys,— ei rhan fasnachol a’r hyri a 
fiwir yn ysbrydol. Dylwiswydd y rhai ydynt yn ngwahanol 
raddau \ r Offeiriadaeth i ymreoleiddio wrth eu huwehafiaid ; y 
maent megys olwynion peiriant yn troi ac yn rheoleiddio eu 
gilydd, o’r Olwyn Mawr Rheoleiddiol sydd fry. Mai yr Offeir- 
iadaeth fywiol, ac nid y lythyren farwol, yw ein Beihl presen- 
nol, ac mai wrth gyflawni ei gofynion trwy anhawsderau, a 
dangos ffýdd ac ymdrech yn hyn y profa Llywydd ei deilyng- 
dod o’i swyud. d.r yr anghenrheidrwydd a’r pwysigrwydd o 
fod yn fanwl, yn graff, yn wyliadwrus. ac yn ddyfal ar ol dos- 
parthiaeth y Llyfrau, a phob casgliadau, — gweled fod cymtned- 
roldeb — nad oes esgeulusdod nac ychwaith gorlwytho yn bod. 
Ar arwyddior* yr amserau, rhybuddio y byd, ymfudiad y Saint, 
a dyfodiüd llawer i'r Eglwys. 

Gyda dysgwyliad liyderns am ddyfadiad y brodyr rhag-gryb- 
wylledig, «oliirwyd y cyfaríod nesaf li-yd 6 o'r gloch. Gwedd' 
iodd y Llywyild Dnniels. 

Arn 6 o’r glocli yr oedd yn bres.’nnol yn yc’nwanegol— () 
Lywyddiaeth yr Ynysoedd Prydeinig— 1). Sptacer a Cyrus H. 
Wheoloclc y cynghorwyr. 

Henuriairl Americanaidd— Joseph A. Yonng (raab y Pro- 
phwyd Brigham), Millen Atwood, J. B. Martin, ae N T . V. 
Porter. 

Gweddiodd vr Henuriad B. Asliby. 

Y Llywydd Jones a annerchodd y gynnulleidfa ar ddyfodiad 
v Brodyr uchod, gan ein hannou i dderhyn eu dysgeidiaeth, 
gan y rhoddai ei air y byddai yn dda. a rìioddodd le i’r Lly.w- 
ydd Spe.tcer i lefaru, gan hysbysu fod y Llywydd F. D. Ilieh- 
ards ar ei ffordd yno, ac y cyrhaeddai cyn diwedd y cyfarfod. 

Y Llywydd Spcncer a lefarodii ar y cyflaw’niail o’r dyled- 
swyddau a’n cyfaddasant i lanw y cylchoedd uchel yn niha rai 



76 UDGOliN SEIOS. 

y bwriada Duw gaol dynion proüadol a ffyddlori, ac ychydig ar 
yr ymfudiad, tlodi a gormes y Saint ymn, &c. 

Yr Henuriad J. A. Young a sylwodd ar bwysigrwydd ein 
galwedigaeth yn ngwabanol raddau yr Offeiriadaeth. a chyfrit'- 
oldeb mawr pob tin. 

Daeth y Lly wydd F. I). Riehards i fewn pan oedd yr llenur- 
iad Atwood yn llefaru ar freintiau yr Efengyl, a pha mor ddrud 
eu prynir. 

Yr Iienuriad J. B. ilartin a lefarodd ar Offeiríadaeth fywiol 
a ffaeledigrwydd y llythyren farwol, a’i brofiad dan wahauol 
erlidigaetiiau yr Eglwys. 

Y Llywydd F. D. Riehards a gyfarchodd y Saint ar ei ym- 
weliad â liwynt unwaith etto. Teimlodd yn fiinderu* wedi 
teithio, ac annogodd hwynt i ddariift.ru erbyn dranoeth. 

Y Llywydd Jones a annogodd y Saint i ochelyd rliag diod- 
ydd tneddwol yn y Uefydd y Uettyasant fel na cliollent yr Ys- 
bryd ac amddifftdu eu liunais o fendithion y Gyminanfa. Yna 
gweddiodd y Llywydd Spencer. 

Boreu dydd Sul y 24ain. — Y Llyw dd Jones a wnaeth rai 
sylwadau rliag-arweíniol er cael y gynnulleidfa liosog i drefn, 
gan ddeisyf ar y Snint wneathur lle i’w gilydd, ac i’r rhai 
oeddynt ar y grisiau nc ar yr heol yn dymuno cael lle i wrando 
ryw fodd. Deisytoddar y rhai na ddeadent Seisnig i fod yn ani- 
yneddaar gan mai yn yr iaith lionòty llefarai y brodyr. 

^ Llywydd F. D. Ricbards a fyuodd ddeall wrth godiad 
deheulaw y Saint fod yr amlafrif o honynt yn deall yr iaítli 
Seisnig. 

Llcfarodd ar yr ymfitdiad. am ry w ieithoedd p r e«ennol, ac un- 
iaith ddyfoíol y Saint. Y manteision o ddysgu yr iaith Seis- 


t’TWORN SKION 


77 

yw y Drysorfa yn rhydtì o’r ddjled hyny etto, eithr fe gyn- 
nörthwyir rnui yan arian y meddiannau, rhanau o ba rai ydynt 
wedi eael eu gwertiiu. Gwcddi wyd. 

Hanner a«r wecti 6 yn yr hwyr. Gweddiodd yr Henuriad M. 
Atwood. 

ír Henuriad X. V. Porter a ddioìehodd am y frain» o ym- 
weled.â Chymru. Anuogoiid y Saint i wertóifnwrogi y ddysg- 
eiiliaeth a yawsant, a thyatiolaethodd í'od Joseph Smith yn 
Brophwyd a meithyr i I)düw, ae fod Brigham Yostig yu olyn- 
ydd cyfreithlon a theilwng iddo. 

Y Llywydd Spencer a lawenhaodd wrth weled y cynnydd a’r 
gwelliant o’r hyn a welodd efe pan vr ynswelodu â Merthyr o’r 
blaen, a dysgodd y ffordd i fod yn ostyngedig, yn ddewr ac yn 
alluog, a gadawodd ei f. ndith ar y Saint Cymreigam eu mawr 
garedigrwydd ato, gan eu hasnog i oehelyd rhag teimladau 
eeneiilaethol, aeymdrech» dysgu yr iaíth Seisnig. 

Y Llywydd Jonee addymuBO.id y hyddir yn ytnbleseri mewn 
dysiru Seisnig, ac na t'íîchir neh yn groes i’w ewyilys. Cyf- 
ieithodd rai o syîiTaiiau j Llywydd Eiehards ar “gloddio yn 
ddwfh a gosod sylfaen gadarn,” a sylwodd ei imn ar hyny. Gan 
ei fod ar ymadael ä öiiymru, dymunodd i’r Saint gynnal ei 
olynwr fel y gwnaethant ag efe. 

Gweddiodd y Llywydd F. J\ Richards 
Dydd Llun, am hanner awr wedi tO yn y boreu, gweddiodd 
y Liywydd Wheeeloch. 

Y Llywyûd Jones a alwodd ar Lywyddion presennol y Cyn- 
nadleddmi i gynrychioli eu Cynnadleddau, a« i beidio celu un- 
rhy w beth a fyddai yn niweidiol i’r achos. 

Y Llywydd Richards a ddymunai gynrychioliad o fyd yn 
ogystal ac eglwys yn y Cynnadleddau. 

Cynrychiolwyd y Cynnadleddau oii mewn sefyllta dda iawn 
beb eithriadau ynddynt. 0 ba rai yr oedd cryn nifer y n 
yuifudo, ac yr oedd argoelion bedyddio yn gyffredinol. 

Y Llywydd Jones a iawenhaodd wrth syllu yn ol ar symud- 
ia«lau y Brawd Danieis ag yntau, na fu yr un gair nac ym- 
adygiad croes, eithr cydweithrediad mewncariad bob amser. 

Yr Henuriad Israel Ewans a gymmeradwyodd lafur y Llyw- 
yddJones yn fawr, a gwyddai ei fod yn ymfudo dan fendith 
Duw agweddiau yrholl Saint o’i olaid. 


78 


tDGORS SElON. 


Yr Henuriad Benjamin Asliby a ddywedodd ei broflad gyda 
Mormoniaeth yu agos o’i fabandod. Teimlai i gefnogi gweith- 
redwyr cyfiawnder yn mhob lle, nad pa mor dlawd y byddont, ac 
i ryfeia yn erbyn ysbryd gwrthryfelgar a bradwrus. 

Yr Henuriad J. A. Young a hysbysodd ei fawr fifcidlonrwydd 
wrtli wrando ar y Llywyddion yn cynrychiolieu Cynnadleddau, 
aca lefarodd ar iaehawdwriaeth bersonol, ac ufydd-dod i’r Oft- 
eiriadaeth. 

Am 6 o’r gloch yn yr liwyr, cynnaliwyd Conoert, yn yr hwn- 
y cafwyd llawer o ddifyrwcli, p'eser ac addysg fuddio), trwy 
adroddiadau a chamadam, peroriaeth swyj.ol côrau Merthyr a 
Cliwmbach. a darlith fỳr o«d meíys y Llywydd Richards ar 
lìeroriaeth, a'i fawr ganmoliaeth o gyrliaeddiadau uchel y 
Cymry yn y gelfyddyd. 

Dydd Mawrth y 2Sain.— Am 9 o’r gloch yn y borcu cynnal- 
jodd y Llywyddiaeth Gymreig Gynghor gyda Llywyddion 
dìweddar a phresennol y Gynnadleddau, a thrafodwyd cryu 
lawer o fusnes yn Uwyddiannus ac unfrydol. 

Am II o’r gloch, daeth Llywyddiaeth yr Ynysoedd l’ryd- 
einig, a’r lienuriaid Amcricanaidd i mewn, a chynnaliwyd y 
Cf nghor yn y blaeti. 

Y Llywydd Jones a ddysgodd yn ddwys ac helacth ar bwys- 
igrwyfld galwedigaeth a ẃyfrifolddb Uywyddion y Cynnadl- 
eddau. a’r manylrwydd a’r diwydrwydd a ofynir gýda busnes 
yr Eglwys. Cynghorodd y Ltywyddirm i wneyd pobymdrech 
i gael gan bob Sant a feddai Naw Punt i ymfado eleni, ac i’r 
*awl sydd ddiffygiol o hyny, eithr a ieddmt ddigon i’w cludo 
i'r Taleithiau, i wneuthur folly ar frys. Hysbysodd hefyd y 
caffai hanner y nifer a roddent bnui punt t‘r I). Y. IJarhaus eu 
eludo i’r Dyffryn eieni os byddent yn Saint ffyddlon am dros 
ehwe’ blynedd, ac y eaffai yr lmuner arall eti eludo y flwyddyn 
nesaf. [Manylir ar hyn yn tud. 78 o’r rhtfyn hwn.] 

Dtlynwyd ef ar hyn gan y Lly wydd Hitfliards, yr hwn a fyn- 
egodd ei foddlonrwydd holloi, a’i wybo taeth ddiammheuol o 
gymmeradwyaeth, Uwyddiant, a gwenau Duw ar lafur y Llyw- 
ydd Jones yn Nghymru ar ei ddwy genadiaeth. 

Manylodd y Llywydd Spencer ar hyn, gan liysbysu am y 

L gwelliant am'wg sydd ar waith a gweithwyr Duw yn 
Nghymru. 




DDGROJí SBION. 


79 


DyweJasant y dychwelai y Llywydd Jones yn llawen a 
lìwyddianus i Seion, a bendithion y Duw a’i danfonodd ac a’i 
llwyddodd ar ei ben, ac y byddai ei waith ar ei ol yn gofadail 
glodfawr i’w enw, ac y gelwid ef yn fendigedig gan genedl- 
aetliau a ddêl. 

Bendithiwyd a neillduwyd y Brif Lywyddiaetli a Llywyddion 
y öynnadleddau Cynueig i’w cylclioedd pwysig, a gadawodd y 
Llywydd F. D. Riehards ei fendith gyda hwynt, a therfynodd y 
(Cynghor byth-gofadwy hwn trwy weddi. 


[CyhOeddwn y manylion a allwn o’r hyn a wnaed ae a ddy- 
wedwyd drwy y Gymuianfa yn y rhifynau dilynol o’r Uugorî» 
mor gynted ag y bo lie. — G ol.] 


TEIMLAD SANT IEUANC. 

Mi goliais fÿ hoU ífiyndiau gynt, 

Pan unais gydaT Saint; 

Er hyny elw yw i mj, 

Rhyfeddol yw f ÿ mraint. 

Os collais wênau f’ anwyl fam, 

A’m ceraint fawr a mân; 

Derbyniais drysor fwy ei werth 
Addawodd Iesu glâri. 

Mewn anwybodaeíh wylant hwy, 

Llèn dros eu llygaid sydd ; 

Ond gorfoledduT oedd« r n i, 

Ce’s nerth gan Dduw trwy ffÿdd, 

Am hethau’r byd gofldiaut hwy, 

Sef Mamon anferth câs; 

Am drysor nef y eanwn i, 

A doniau dwÿfol râs. 

Daeth ataf, do, ddau ddeg a thri, 

A liyuy yr un dydd, 

Dywedent— “ Datÿdd, Dafydd elyweli, 
Ara danoch dwndwr sydd I 



ÜDGORN SEION. 

“ A dtlnrfn'c’h uno gyda’r Saint — 

Gelynion penaf Du'*? 

I’ch tad rhyw newydd trwm yw hwn, 
Marwolaeth iddo yw.” 

Os colled iddo ef vw hyn, 

Mawr elw yw i mi ; 

A thystioiaethaf «er eich bron, 

Mai plant y fall y’cli chwi. 

’Rwyf wedi derbyn Ysbryd Dnw, 

Mi ge’s dystiolaeth irref, 

Ac i chwi ’r un addewid syhd, 

Gan Frenin Nef y Nef ! 

Am hyoy, anwyl dnynion dewch, 

Ac ufyddhewch yn awr, 

Ac yna YsbTyd Duw a gewch, 

I’ch lloni ar y llawr. 

Heb dderbyn hwn uid oes rhyddbâd, 

Ond ing a llawer loes ; 

’Rwy’n gwybod ’nawr mai geirWír yw 
Y gẃr fu ar y groes. 

Am hyny, penderfynaf mwy, 

I redeg yn y blaen, 

A bendigedig fyddo Duw, 

Am wênau’r Ysbryd Glân. 

Gadawaf Babilon cyn hir, 

Mi âf i Seion draw, 

Ac yno caf addoli’m Duw 
Heb erlid, icg. na braw. 

Biweddar » Goleg Hulffwdd. Datid Jo»« 


CYNNWYSIAD. 

PifgetU y Llywydd Young 

C olv«yddiafth , — Y r Yinfndlad,— Dospartliwyr . . , 
r.ofnodau Cynghor a Cbynmianfa Gyti'iedinol ... 
Teitnlad Sant ieuanc 


A B E R T A W Y . 

ARGRAFFWTD A CHYHORDDWYI) GAN D. JONB». 


ÜDGOIIN SEION, 

N ÜC 

m ^miiL 



Rihk. 6:] MAWRTH 15, 1850. [Cvf. IX. 



CIÌYNODEB O ARAE'l'ÍI Y LEYWYDD FRANELIN D. 


RICIiARDS, 

Meicn Cynyforyifda’r in.wynj'rt f o Lijucyihlùm duL'eiidur a phresen- 
noly CyntUtdLlldau Cyinrny, a yynnuldnyd-yn Neuaddy " Llew 
Guŷn," Merfhyr Tydjil, L-ydd Miuurth, Ohm/ior 26, 1856. 

!á ac a gÿHt-.iliwyd jin WiHiain Li h's, Aticilawy.] 

lKi.Mi.At lawenydd neillduoí y boreu hwn. wrth gyfarfod a'm 
brodyr yn y cylehi’r !iwn yr ymgynnulhieom. Teinilaf fy liun 
yn nililitü gweinidogion Duw, fod ei Ysbryd Ef yu ein plith, ac 
eifodEf ei hun yn hysbys o’n gwcithrediadmi. ac o feddyliau 
ein ealonnu. Teiinlaf yn ddio'.chgar am y tyrnhor biasus a 
gawsom yn^hyd yn ystod ein cymmanfa fynedol. 

Dymunaf ar fod i Yshryd y dadguddia.d, sei tystiolaeth yr 
Iesu fod gyda.ni y boreu hwn tna y gwiuiwn ycliy<iig bethau 
yn ei enw, o’r cyfryw a’n gwna ut.yn ddçfnyddiol i’r Arglwydd, 
ac yn llesiol idd ein cyd*^readuriaid. 

Ni chawsoch y fath. fwynhâd yma am gryn ysbaid. o’r blaen. 
Daethòm ymaatoch ar gais y brawd Jones i’w gynnorthwyo i 
adael ei feudith ymadawol ef gyda chwi. nc yn lled debyg eiu 
bendith ninnan hefyd; canys telmlwn eiu bçd yn myned i’ch 
gadael yn Babilon, yn njblith temtasiyjiAu a dylanwadau drwg 
ae audiyyol, y rhai sydd genych chwi yn gydraild n’ch cyd- 
nion, i w eu .gwrthsefyll; ond y in.ae gcuych fw.y o nerth 
nà hwynt iw gwrthwynebu. Chwytchwi v (Hcit oli uni y bvd, 

6 ' rPuiE 


tîwìous íiB'.OM. 


8?- 

a chwì syd.l i fod yn llygaid i’r deiliíon. ac i ganfotl drostynt 
Chwi sydd i weinyddu bywyd' d’<:H cydgrjaduriaid sydd yn j 
tywytiwch, ac yn pechu yn eu'hünwy'bodaeth, a chwi sydd iV 
hysbysu o hyny. 

Ymdrechwn gyfeijbyn ag i chwi gael nertli anorciifygol, R 
chael hod yn gastelli annyniliadwy, cyiiyd ag y cyfiawnwcir 
eich dyledswyddau, fei yr amddiffynoch y rlmi sydd genych 
wyliadwriaeth drystynt; canys gwyddom mai yn herwydd hyn 
yr aneia y diafol ei bicellau atoch; fod arnoch fwy cyfrifoideb, 
ac y cewch fwy gwrtiiwynebrwydd nâ’r rhai iiyny o’n brodyr 
a âat yn.y boreu i waered i’r : pyliau a llefydd ereiU o’r fath i 
lafurio- a thrafferthu yn galed, — i weithio yn debycacl) i bcir- 
iantiau iieiarnaidd nag i fodau byw, synwyrol a tìieimladwy, ac 
addychweiant adref yn yr hwyr yn flinedig ac awyddus.am 
•orphwys, nes methu o iionynt ag ymarferyd digon «r eu gullu- 
oedd meddyliol i ddysgn ffyrdd yr Argi wydd. Ain hyny ehwy- 
cUwisydd i’w dysgu iddyut, a ehwi sydd i «efyll o’u biaen i’w 
ìiamdd'ìlTyit, a chwi sydd i lod yn gyfrifol drostynt. ■ G.ẁyr J 
diafol .hyny yn dda, ac. atoeh chwi yr anela ; • y mae efe yn 
ddigon hysbys o gynnyddiant dyiauwad a ner.fh íjeion, ac U 
gynnydd» ei wrtiiwynebrwydd yn gyferbynio’. 

Mae y Brawd Jones yn wir wedi' bod yn, dŵr eadarn, amddi- 
ffynfabi a noddfáol i chwi; yr ýdyfch wedi pròfl hyny, ac wedi 
edrycli a*i bob amser tel y cyfty w. Gallwch deimlo yr.un fatb 
tuag at y BrawJ Daniels ei olynydd, ac y mae yn ddyledswydd 
arnofeti i tìeimiu f<*lly »nag nt eieh iioil frodyr uwch na cliwi ya 
yr Argiwyiid. önd, frodyr, yr ydym am i chwi déimlo eich 
bod cìiwiŵau yr un fath i ereill,— fod genyçh chwi oftil Cya- 
nadleddwu. ac fbd genyc.h i edrych at leshád a llwyddiant. efcb 
Saitit; a’u- pörlhi a bara y bywyd. Vr ydym am i chwi fy m.d 
ng ysbryd a n -rtii y dylanwád a deirnlír yma iddynt, a,gwnfiiv 
thur i’r cenedloedd ei deimlo. hyii eithaflon Cynt'ru, o Gaetdfî’ 
i Guergybi. 

A ydyw I.lywyddion y Cynnadloddau wedi dewis Cynghor- 
wyr? [Y Lly wyJd Jones, — Sid ydynt ond neiriawr o lionynt.] 
Nid ydynt yn an'ylienrh.ddiol chwHith nrown Cyunudleddau 
bychain, oiid mewn Cyonadièddau ruawriou lle y byddo J 
gwáith Ih wyddawl yn ormòd i’r Liywýdd gyflawni yr olí o 
Tîofm -ei huij bob amser. jN d yw yn anghcnilieidiol nac ya 


UDGORN SJSION. 


»8 


fuddíol i’w eacl ond iíe y mae amiedd o oruchwylion, a ìle naf 
grall un dýti eu cyílawni. Y niae wedi myned yti arferiad a« 
yn rtdefud ynia i bob Lìywydd gaeî cynghorwyr, tra nad oes ett 
heisÌHu ariio, ond i fyiied i ryw Iefýdd i gyüaẁni rliai o'i ddy- 
bönion patt nad ailasai gael aìnser i fyned ei' liun. I’r perwyi 
yma y dewisais i y Brodyr Spencer a Wìieeiocü. Ànt hwy i 
lofydd a gwnunt fy ewyiiye yn union fel pe y gwnelwn fy hun. 
Fel ityny y dytnunwn i’r Brodyr Ashby ac Evans fyned af 
Ysbr'yd y Lljwyd^ Datiiels eu llywydd bwy gyda hwynt, ac 
ystyried fel pc’d y Llywyaid Daniels ac.'ni i eu hünaiu fyddent, 
— gwneutbur yí hyn ' á wyddant a ẃnelai efe ei hun, ac os 
gẁiiant felìy, enniiìant ffsfr y 'bobl, a ffafr y brawd Danieie 
hefyd, a bydd gwenatt Dtsw'arnynt, etthr os mai fel arali y 
gwnant, yn wrth-gyfurbyuio! y bydd y canlynia ìau. 

Lfe ÿ mr.e LlyWydd a ehftitddo Gynghorwyr nad ydynt yt\ 
admtbod eu itefydd, ag artto efsieu gẃnéuthur r.bywbeth ni 
symudnnt fodfedd hyd oni argyliocdda eí'u liwynt ei fod yn 
iawn, ac y deuftnt i gydweled, n dyfod yti f'oddíon i gydweith- 
tedu ag ef. Y mae fbllÿ mewn Cangenaua Ciiyhnadleddau lie 
y nué Cyiighorwyt' *. feddyliant y dylent fod ysgwydd yn ye- 
gwydd à’r Llywydd, g«ti ymyraetít à pheíhau tiad ydyut nuíwB 
gwiríonédd yn pcrtbyu idiiynt yii y mesur ileiâf. 

Yn awr, Frodyr, yr wýf am ì chwi fod yn áwy.idus i wyboá 
tneddwl ae ewýllys cich Llywýdd.yn Ngiiŷrtnut, aci fymed a’i 
wnenthur, iiatì ÿn tnha fodd ei' aewttí, p;i un a’í frwÿ y Bra«r4 
IsrAcl ETans nott B. Àöhbj y ûeii hyd y nòd tiíëwn trìuáíwyd, 
oud i citẃi fod yn sicr mai ewyllys eicfi' Llýwýdd ýdýẃ. (jr 
gidíaf ddeall ti wy ddim onà breuddwyâ am gymi'nèradwyaettí 
neu aughýmmerftdwÿaetli ý 'Llý'wyitd 'ÖrigMm o unpeíh a 
wtieiẃÿf, neu ei ewyítys i wneutliur unrfiyẁ betb, mae yn dda 
pnyí gaëldeall nió.- gynted, fet ý'gẁneíwyf yn fnwr o’r'amsar 
i ýinwellhau. Ni<l ýw yn pèrthýii 'í chwf hýd y rtod' ammhett 
ýr hyn * ddy wedo eich uwciiaflàid, nà’u hàftthẃeú'yn y mesur 
Itei.lf, ond éicit dyledswydd yw gwnétttlmr ýr liyn' a feddyliwaU 
wiià rýtigu' hodd eich Llýwydtf bob àáíser. 

Mewtí gweledigaéth a géfaìs'ei's pe'tii amser yn ol gwelai» fy 
hun dráẅ yn y Dyffryh ntéwh ýstàfeii fecitan gyda’r Bra'wd 
»gi.am à'. wratg. Dftiìgbsódtl eí ' gyntnioradwyâeih o rai 
^efctsrau a gyth n'cfàis ýitis, g«n ddywcdýd 'wfthyf uth ddüytt 


uih;dk>' si i' *. 


?4 

nrin’nt. I'nrlicais i ileimlo ft*Hy hyil oiiì chmiarnhawyd fi 
yinldo'ýh liollol ’gan Iytliyr y Brawd Brhlum. yr hwn alìwch 
«II fod wedi ei ddarllei), yn eymiDeradwyo y a pyminerais, 
a m cefuogi i ddfljrn «tfno » jrwnẁthnr «ymmaint a aHaswn. 
ÌV digwyddasai fel aralt, awn yn union a chynnaüwn ttchel 
<rymjhor yn fy nglialon, a mynaswn diieuddeg o i i'hrit gyng- 
Imrẁyr {>e y aalteswn eu cael yno, er . drych pa beth oedd o 
|p. jẃiegid yno y l'yddai y.drwg, ac nid yn un man yu uwcfe 
FcHy y dylech chwithau deimlo. frodyr. a gwneuthur yr un 
nu>dd'pai) ejeh eanmölir nen eich ce ydc.ir gan eicii Idywydd, a 
hy :. yn y eyfryw íodd i-geisio ei fecldwl a’i ewyìlys, hyd ues y 
byildwçh maes » íaw yn cael eich lienwi eich hunain â dad- 
guddiadiiü, ac na fydd braidd eisieu gofyn i chwi cyii y byddr 
wdi weiii ei rag-ddeall trwy _vr Ysbryd. 

Goçlfelwch. riia’r _v mddaiücu ac ymgecru á’ch uwctiafiaid 
ra.iys wrth ei wncutdur fe ieinw yr un ýsbryd Gangenau eich 
Ovíiíi»ditìddau, a bydd genyeh y gorchwyl caled o’u liargy- 
tuiwd ii bob un cyn y cewch ganddynt ufyddhau i chwi— hwynt 
hwy yu eú tro a ddacdeuant ac, a ymgecrant gydn cliwi. a bydd 
genych í«rw yr ysbryd gwrthryfeigar a checrus ailan o’u plith 
e_i o y gwneweh un daioni o honyut. 

N' i tÿddwch yn rl.y fyrbwyll i geryddu neu i ddyscybln, pan 
y troscddant, ,v riiai byny sydd lieb fod yn hjr yn yr Eglwyí, 
htìu ag ydynt heb gael nemawr faateisipn i adnabod eu liunain; 
tìitlir i r rtiaj. a ddylasent wybod gwell gellwcli roddi ambell i 
gcrnodhid, n rlioddi itmbtìil 1 wialenodiadiddynt. Fan yn ,vni- 
woe\ d â’.r rlui blaenaf, cofiwch yn mha sefyllfa yr oeddech eich 
luinain p*n y daettioçh i’r eglwys,— yr oeddycl) yn gyíielybfei 
pe huas’.cîi wedi c'.ch lliwio yn y gwlan yn Babilon, mevrn 
traiidodiadau, pfer .goel, a inympyçy .ffol. Tra yr ystyiwch roai 
l)uw, a Duw yn unig a’ch gosododdýn eitîi Uefÿdd, golcliẃch ea 
Uygaid.á ’ilaeth a dwfr,’ ac enejnniwçli hw_vnt ag ‘ eli llygaid-’ 
l’aii y. ceryddoeli liwyiit, gwnowch iiidynt dcimlo ei fod oll er 
cu Ih's, tn, ii eu lleshád penaf a geisiwch, a liwy a’cli carant ch"'i 
am hyny. i r wyf yn deall fod arnryw wedi cael eu tori allnn 
y« Nghyji'ro, pan y daetliiuit i fyuy a llefaru yli fyrbwyh se 
îiiiystj noi . ) n eu monieiit gynhyrfioi ni arbedwyd hwynt. ac ni 
tbru^àrliaw.ul wrthynt jii.cm hawr anliapus, ond fe’ü torwyd 
ymailii gan y rhai oeddyìit uwch ná hwyut gan y meddent ì 


UDODItN SKI IS. 


âä 

gallu i wneuthur liyny. Y tnrie amser yn dyto-1 )>an yr ed- 
rychir yn fanwl pa fodd y defnyddinsom y galhi hwn, ac yr 
ydym ni yn bresénriol yn cymineryd aruotíi y cyfrifoldeb 
am gymmaint o hono a feddwn. Gan hyny, byddwn yn bwyltog 
ae yn oeheîgar, a gweitltredwn yn oi doethineb bob antser. gaii 
ymddwyn triag aty rhai sydd odditanom yn ol eu gwybodaéth, 
eu dealftwriaeth, a’u tnáufeision. 

Wrth ymddwyn gyda inanylrwydd yn y pethati hyn, — cadw 
eieh hunain inewn cysylltiad a’r ritai syild htfewn gallu yn uwch 
na chẁi, ufýddhau í’w cyrighoriort, a cheisio deall yr býn a aw- 
grymant, ac a ewyllysiant osod tnewn gweithrediad, acíawn 
ddefnyddioy gallu a îeddweh, eliv i a wneweh yr hyn a ddytn- 
unwn, tuag at gael yr oll o hen bwy gilydd nieẃn trefn hyd nes 
y teimlir yr effaith trwy yr eanp greacligaeth i gyd. Cydded 
gwyfrau yr hyshysydd trydanawl fel y dywed y brawd Martin, 
yn gyfan a tlinam o bcn bwy gilydd itc fe eheda trydauiaefh i 
eithafion daenr; felly yr â gair y Brnwd Brigham. 

Gwelwch ynte nmi V ffordd i chwi weitliredu titng'írt cldwyn 
hyn oddiantgylch yw, trwy dderhen oddiwrth eicdi uwchafiaid, 
a throsglwy ddo yf nnrhyw i waefed. Yu awr gwyddoch nas 
gall dyn dnysgu i íirall y wors a gnfodd heh fod yn alluog i w- 
cfeall a’i dysgu ei huttan yn ngyntaf. Gwyddoch hefycl el fod 
yn Ifaith fod yr Artílwydd wc;di a« yn parltau i ddadauddio eg- 
wycldorion yr Elengyl yn yr iaith Saesonaeg. Yn awr, tyhiwch 
na fychlai neb o honoch yn Nghymru ond v hrriwd Jcines yn 
denll Saesonaeg; m iddy iwclt hef,vd y hyd lai yr Eglwys y ft 
Nghymru yu f ehan ac’yn wan. a’ì ntoddion ytt hriti, ac rind 
atlasai y hr. Jout's gyhoeddi vr oll a ddym mai trwy yr Uchjom. 
hydclai i’r egwyddorion a ddylai.ech chwi gaeí fyriec) megys 
ffrŵd ormodol nnd elai trwy yr un arllwysfu fechan at yr ctjwyn 
yn gòrlifo ei gctilaimu a rhedeg yn of -r a did !> fnydd; eithr pe 
agoreeh ycltwaneg o arlhwsfcydd, fe ymnitlirai vr iiojl ffrûd i 
waercd drwyddynt yn ei nherth ár yr olwyn, vr ttoti a drbai 
gymmáint 'iyPyinaeíi a mwy nertliol. a cdtyflawnai gynimaint 
mwy o waith. 'î’ybiwch erch bod yn ttesaf yn ea -1 pob Llyw- 
ydd dros I o’> Oytíuaelhsld a Cliarigen yti Ngliymm i ddysgu a 
deall Saegonaeg’ yn ogystal â’r Br. .Tones. ytia dartlerient y S/nr , 
y Joiirna' of Di'scourseii. &c., vn ogystal á’r Idoohn ; eaffcch 
Bynitifer amíueli arllwysfa o’r un ífrûd résìaláidd o’r burddysg- 


TJiDGORN ÄBiOS. 


•e 

eidiaúth örldifry, a chaffai yr effaith eytmyddoì cyf- rbyniol sr 
waith ,Duw yn Nghymru.. 

Byddeti i'r rhai sydd wedi ac yrt dyfod i’r Eglwys jn 
Nghyiuru gael arddeall genych inai cyhyd ag y byddont heb 
ddysgu Sitesotweg, fod ittegys ilèn rhysgddynt á'r Sairttyn 
^eion, a’r «aulTniad yu rnhen amser fydd iddynt beidio a’ch 
goriwytíro elìwi, eitltr gwnant lawer dr< styut eu huttuin wrtit 
ádarlien y llyfran. 

Ar dro yc ddiweddar pan yn gofytt itoiynty Brawd Joncs 
cefeis ei fod wedi ei lwytho i'r llaw r gan orm-hwyiion aroìäol, ti 
gofalon prydctus gvda eu holl drafferẁton, — carneddnu o 
fusnes yryntfudiad, cyhoeitdi, llywyddn, a huaneson eglwysig 
ereill yn yralwytho arno hyd nes y syrthiorld yn glaf, ac y bura 
bron a gofyn os oeddcch yn bwria< u i ido roiidi ei esgyni i laẃr 
70 Babilon. 

Fan yr elocii adref i’çh gsraìianol Gynnadlcddau, ewch a'f 
addysgia'iau hyn (ar iaith) gyda cîtwi ntogys írysor i, ac nid 
gorfodiaeth ar y Saint, ac na ddywedweh l ’ fod yn rhaid iddynt 
ddysgn Suesonaeg neu gael eu tori allan o’r egiwys," na djm o’x 
fcçth oetít; eitì i; gwetíltf ,wr< gweh ac yatarferwch cliwi iti 
eich ltuna,in, a hwy a hoffant eí phlcserau gwaJioddiadot yn 
naturiol, a liwy a ddiiyitant eich esiarnpl, r.c yn mhen tua 
hlwyddyn arall chni a.geẃch weled y bydd gallu l)uw wedi 
cýnnyddu iluwer yp Nahyroru. 

Ceisiwch gae! y tt.t fryw frodyr i gyd iafnrio â chwi ag ydynt 
awyddus am ddysgu Saesonaeg. Pan y h,yjddwelt wedi meis- 
troli yr iaith, byddwch gyininaint gwell o ddeall y ddwy iaith 
ag yw dyn yn well o feddu dwy fraicìi yn hytrnch nag un,— 
gailwch bregetltu i’r byd yrt Gytnraeg, ac wedi y delont i’r 
Eglwys galiwch.eu c.ynuortliwyo i ddysgu Saesonaeg. 

Gan fod yr iaith Saeson.icg we<li cael ci dewis yn gyfrwng i 
gyfrinacitu yn Seinn. a thrwy fod y Saintyn.mhol) cencd) i.’.w 
dysgu, dwg bob llwytlt, iaith, pobl, a cbenedl ytt Scion i allu 
deali. siarad, a chyf jtiaciiu á’tt gilydtl. Onid pcth dymunol 
fyddai liyny, îíiodyr? [lii, 'fe, oetiti yr, ateb.) Po buasai yr 
Arglwydtl wctli dewis yriaith Gymracg i’r tlybcn hyny, hyddai 
gan bawb Saint i w dysgo, ac tuyfi a’i dysgwn gyda’r pit'sor 
■rawyaf. 

1 r y^ýut j'n ötyn.ed i csod dwyîaw ar y brcdyt (y Lywydd" 


tUiG.ORN SBION. 


8:7 

iaeth-Oÿmreig) i»w bonditbio, eu darparw, a’u neiHdiiíri'iW gor- 
uc'hwylinn pwys-ig» — i gÿ'ílwyno'iddyut fonylitíî a deiuiìir trwy 
yr iwli Eglwys y.u Ngliymru. 

[Terfynodd gan annog y. Llywydiiion i fod vn dirion wrth.-ac 
ÿn gyfeiUyar â’r Saint gweinion yn neiliduOl. I fod yn ilygaid 
iddynt, a clianfod dmtjftit yn mhellíicii yn miae.n nsg y gailant- 
hwý weled. Dangos iddynt pa fodd y g.Uant ymgvnnilo s» 
sefyli eu sylltau a!u. punnoedd, a trefnu fels'.iyn ueu fol aralL 
gogyfer ag ymfudo. I fu<io cynnifer a a'lant o houynt «'u Cyn- 
nadíeiidau,; inewn gair, i fyfyrio eu lleshâ<ì j enaf y.irinhab peth, 
a hod megÿe rhieni ŵidynt', a’u hadeiladu- ya ycaatŵiddioL-. 
af tYyrhl.] 

•Y-'Llywydd D Spenc.er,— Ystyrmf mai maw.r yw eich bi-aint 
o gael yr mídysgiadau v gawsoeh, v byddant © £aw>r -foBdith i 
chwi, eu bod yn tueddu i ch gwneuthur ya ddyaion cedyrn a 
nerthol, ac y galluogant chwj i weinyd<lu bywyd ac iaehawd- 
wiaeth i’r rhai aydd, odditanoeh. Own c-u bod yn anhebgorol 
•areieh ilwyjidiaîit, ac y byddai ôiéh ilafur.yn ofer hebddynt. 

[Meddyliodd eu liod yn tcimlo yn wan megys y tejmlodd 
yntttu puu y dechrcuodd ei wnith yn y wcinidogaeth gyntaf; er 
hyny, liwynt hwy of ddynt y bobl a ofynai Duw, ac riid doetli- 
ion y byd a’r cyfoethottion. Gan niai y tlodion yn fwyaf neiil- 
duol a ddtìwisoJd Duw. i fod yn bobl iilclo, eeísiai ddynion o’u 
piith a adwaem nt eu sefyllfa i weinidogaethu íddynt, ac yn 
mhlith pethau ereill er caîouogi y Llywyddion, dywecìodd : — ] 
Yr ydych ehwi ytr brofìadol o’u eystuddiau, ae wedi bort yn y 
pyllau glô, a gwahanol lefydd o’r fath. yn eyfranogi o honynt 
gyda hwynt. Pe gorfod fyddai i rai o’r gweinidogion a’r doeth- 
ion seetyddoí iÿned lîe y bnocli oliwi 1 aehub y bobl, byddent 
yn rhy ai.ghalonog; ynirldycliryneiit a rhedent ailan. Er y 
diclum eieh bo<t yn teinilo yn wanaidd, ehwychwi yw y dynion 
tnae Duw yn yinofyn, ae nid yw Eí’e yn gweled un dosparth 
arall o ddyuion yn <lebyg i ehw i. Pan yr eloeh at y bobl cewch 
deimlo inegys oewri, — gwydidoch eu banglieuion, a pha béth sydd 
>n aibías iddynt. GaliwcU ymddarostwng atynt, enriill eu 
serch. a’u dyrehafu yn raddol at safou gwirionedd a chyíìawn- 
der. Nis ofuant chwi, eithr dadtynwesaut deimiadíiu eu ealon- 
au i cliwi. 

Chwi n gofiwch ae a deiuilweh ncrtli a gallu geiriau y Brawd 


88 


Ufiẅîŵf SK10«. 


Fíarttíìn, ac a deiríilwtflî dteté smpseniötl jPfcot)l. aícfewi a ewcẁ 
aîlan yn rgallu' Duw i weinýddü îrtdŷftt» Yr wÿf yn dyxmlÿd 
•wrthych fodpob un o honoeli yn ẅ«îl ria deng mil' o oíTeiriaiil a 
gweinMogron scíîtyddbJ ẃedi étí cyssýtitu yn nn, gyda’u holl 
gyfoetl), eu dylíẅ wad. a u poldogtwydd, Mae yr. Argîwydd yu 
gwybod hyný, a thyua paham y galwodd eh vrv i’r lle yr yitych 
ytiddo. ac-y# ẅyfâib i ehwi rieimlo hyny a gwnemhìír feíJy, a‘r 
Augiwydd fo gyda chwi yw fy nynfuníftd yn enw Iesu Gríst- 
Aẁieh.* 

[Wcdi ì’r Ltÿẁyrtdiaeftlt Gyirireig ft Llywyddion y GynadiMd' 
au gae! eu bendithio. &c.-, dywModd y fdywydd Iìiehards ei fod 
yn teimlo dros y brodyr ttyddlon o’r Gogledd ag oeddynt yn 
abseririoij o berwydd fiid eu Jfordd yn mlteli a’u fnodd yn bfin 
féallai.] Ond, (fntddai) fe â ysbfyd, dylariwad a befftdithjcm y 
Gyrighor hwn iddynt. a ltwy a wnarit i ogledd Cyniru ei deiinlo< 
Fë â i bob Cyniiädiedd i’r lioli Otteiriadaeth yn Nghynmt, sy’u 
by w ýir iawn, ac fc gaitf Cymru ei deimlo ettô o’r riaiil ben í’r 
llaii iddi. 


UUGültN SEÌON, 

*cm» ìj $anu. 


DYOi) SÀDWItN. MAWHTH 15, 1856. 

Yk Hvsbvs!ai. i Y.Mimwrn, — A geír rnewn man arall o’r 
rhifyn hwn. u dëilytiga sÿlw manyiaf y Samt-treiddied y 
Llywyddion t mewn iddo yn fanwt, ac achubant bob cyfle i’w 
roddi mewn gweittirediait hyrt ag y mae vn bosibl. Oliwilier 
gan bwv y mae punt punt, a rlioditer bwnw at araîl a fedd yr 
un famt. « dewiser pwy o’r dda<, « gaiff fudo y tro tnvn, ac rm- 
ei cnw ymrltyd » g enw y cvfcmw r arall i m, a plmb 
many] r « ydft, fet y^ffi, y 11»» v fiwviJl | vn m , s; , r . 

ÍJc y byddo teuhfid allant gyfranu Xô. X ' 0 . neu ehŵaneg i’r 
*• ■ liîir!la1,,) ' ’-'S «ft "ydd'.mt »„, aii, 11 » wna yr „„ modd 


l’IHiORN SKK)K. $3 

gwyJdom ni »m nrm-yw, a chaniatncr i ni Jiìethol drostÿnt, ' 
canys byddíint yn «icr «Irwy hyny o idlii anfhn y tro nesaf tíyn- 
nifer o’r teulu ag it onfimant o £3 i ni. Wrth wneyd fel hyn 
gellii eiimlt yr hyti n gJuda y gweihlill’ o’r tctilu y tro nesaf 
gydaçn gilyiítl ond’ odid, o teîaf arbedant hauner y gost o ym- 
frnìo Jrwy hyiry. 

Yr achos paham y gofynir X10 i fudo yn y ffardJ hyn tra V 
cludir ereill gydn y dJauolfenni am £9 yw, o lierwyifd nn 
wyiljys yn gy.wir bçth s gostia y eíudìad drwy yr anturìacth 
anmlirofladol hon, ac na clli.r gwyhpd hyd iies y cyrhaeddir y pen 
draw i’r daith, pryd y dysgwylir i’r yinfuJẃyr gyduno i <hdu 
y gweddill a gostia wrth gwrs. Aclios arnll vw, o herwydd y 
bydd raid i Gwinpeini y D. Y. Barhaus fentliyca yr arian i gludo 
yr hauner arall o’r ytnfudwy. yn y flwyJJyn ddyfodol inae yn 
debyg, a mwy na tliehyg y rhniil iddynt dalu Uôg am eu bcu- 
tbyg; yr hyn a ddengys y rhesy.mo e wneuthnr y gwahan- 
iaeth rhag-grybwylledig yn y prisiau, 

Drwg genytn ninnan liefyd na fuasai cliwaneg o’r meddiánau 
a aprhegwyd i’r I). Y. Barhnus gan y Llywydd ac ereill wedi 
cael eu gwerthu, fel y gnllesid «lethol cliwaneg o Saint ffyddlon 
e cliwe blwydd oed vn yr eglwys nc uchod i ymtudo eleni ; 
cithr nid yw ein gofid ni ac ereill yn gwelia y mater ronyn; a 
gwnaethom ni ein goreu i wertliu chwancg o hono. Anfoimsom 
cnwau y rliai a etliolwyd i’r fawr-fraint o yinfudo eleni drwy y 
moddion a werthwyj eisoes i’r Llywyddion, «tlir os metha 
rhywrai ymbarotoi i fyned yn ol y galwad, crefwn arnynt eiu 
hysbysu gyda throad y Poai, tel y eatto arnll y cyfleu yn 
brydlon. 

Ymdreched pob un gyimilo hyd y gahe a dysgw liwn y 
rhoddir y gweddill a feddir dros ben talu eu dyledion a myned 
i Lirerpool. i gynnorthwyo tnlu eu cludiad; canys anoiust- 
rwydd.fol y «lywodasom eisoes pan yn gofyn enwíiu y rliai teil- 
w ntr, fydilai gofyn eymhortli y 1). Y. Bárhaus tra yn Uogtdlu 
ariau eu liunain Hanìata er i ni etto ryhuddio ymfudwyry 
dosparth iiw;i rhag gorlwytho eu Imnain â nwyfau, eitlir 
g"ertlm yr «>f | a aliant heogor ar y daitli rhag mai eu gadael 
f>dd raiii cyn cycliwyn ar y PUtins neu adael eu iiuimin gydn 
hwyiit. 

î» ma\ h'icJyr Idywyddol ! yw yr ainser i ciiwi ddangos 


í>a 


Yncm v SKií>f-:. 


aiclì hunain yn fedrns a (iyngarol Ar\ty wncy<i hyngyda brys a 
tnanylrwydd, eanys, nid ocs amser i’w yolli, onide bydd yn risy 
ddiwcddar i.neb barotoi iyrnfudo pe bae ganddynt fcwM 

Hy dorẃn na chaifî yr anghenfil liyaüd wyrtld — ehldigé&d 
chwythu ei tcenwyn ar draws neh o’r Saint ftu allant' fyned eu 
hunain y tro hwn. yn ogystal a’u cynirnydogion a faddyiinnt 
hwy netnawr gWell nâ’ti hunaih, ottd yn iiytrac.h ilawetthau lb(i 
inynediad y lieill yn argoelion o ddyncsiad eu gwaredigáeẁ 
hwy thau os, parhant yn ffyidlon. 


Ahssh th ..Tmpcdiau !— 'Bwriadwrn i bawb fod yn 'baroá i 
adael cu cartreflcoedd diwedti y mis hwn c belluf. Ac er nad 
yw yilong wedi ei llojri hyd yu hyn, credwn y gellir cael uo a' 
fýddo yn cychwyn o i.irerpool yn yr wyt’nnos gyntaf yn IibriU- 
Yr ydytn wedi oedi yr amser i gychwyn hyd yr awr olaf liott; 
rhag bod un yh cael ei adaei ar oi a aìto fyned y pryd ’ìiyny, 
Deaìlir drwy yr üdooh.n hlaenorol fod yr holl ymf-udwyr 
9 Gymrtj, nad pa un ai gy&a y wageni, y ddauolfeniii, neu i’r 
l'uieìtiiiatí, yn cael myned gyda ein gilyiid ar yr ansser eyf- 
airiedig, os gellir cnet llong ddigon.inawr i’r otî. 


M ykí: ijiad \ AirupwTR o Gymru.' Hwyliodd taa 120 o Saìnt 
e Liverpool ar iwrdd y l’u.ng " Garayaii” tuag Efrog Newydd ar 
y :7 o Ciiwefror. oll mewn iechyd a ltawn hwyl; cawsotn ý 
pieser ou eyfarwyddo iir íwrdd y llong ollyn ddiddanPwain^ 
ntuwn ysbryd ríty awyddns am y gorltewin peli i feddwl am 
droi i edrych yn ol fet y gwnaeth gwraig Lot yn Inraethog ani 
bi chartreí. t.awsant wynt teg am hir ddyddiau. Mordaith fèr 
a hyfryd id&ynt. 

Ai Lywyudion a Dosparthwjr — Dysawyliwn yn hry&èf- 
us yr ystyrir yn &&yhuhvv fod èiii immser ni i’ch gw asanmethtt 
drwy yr Udgors broii ar hen. fod ein busttes rhyugocli chwi 
a’r Swyddfäau yu , terfynu gyda y rhifyn nesáf, ac y bydfl i’r 
yb.yriatíth hyuy cich cymheli. hcbi ni ynganu chwaneg i daiu 
yr byn syild ddyle&ua ar eich Cynuadteddau i ni yn berse.no), 
sei yr ariar. a fenthyciasoni i daiu eu dyledion rtrostynt, ac y 
gyeiwdi fod y Dosparthwyr oil yn anfon yr oil a allaiit am 
ijtrau o hyn ì tiyny ; tel trwy hyny y galluogir ni i settlo ag 


UtíöRO» SBIO». 


91 

4 r 0 i.ll, ac i orpl.cn ein g<©jnidpgacîli yn hyny, a elmblhaẃ ein 
!!}l'ra« eyfnîyn rywbeth yn (’.ebyg i’r dretn a dùymunem sduel 
ftrnýnt i ereiil. Ymddibynwn ar oteh hynawsedd i wnoutlmr 
hyn ogymmwynns a’çh hen gyd-fllwr, Frodyr. Mae ciyn *»• 
geulasiiod wcdi bo.l eleni eisoes i dniu arian y llyfrati ac «W« 
w «di niyned braidd yii rliy ddiweddar i*w d.üwygio ŵ l!es iiti, 
oddieiihr yr hyn a clìir wiseutlmr o hyn hyd yr áSain oY nv.s 
hwn. Aiu y cyntaf i brynu hyny o arnser, ynte. 


YR YMFÜDIAl). 

36. Islinglon, Liverpooì , ilawrfh 5, i3>G. 

AtSainty Iyddiciu Dìtcecídaf yn Uorgr , Ysgotlan'd, ar hrerddon, 
ydyiit wedì bod yn äèlo iau o’r JSghdŷs awt ddeisg mlynedÛ ac 
iiçiẅdj dc ùt y rhai 1 /n Nghymru ydynt uedi lod yn aelodaü am 
ehwe blÿiiiiiid ac uçhod. 

() HBitiwDn y gwerthwyd cyn lleied o’r meddiannau a an- 
rhogwyd g;sn y Llywydd B. Young ac ereiil i’r I). Y. B.; ne o 
berwydd ‘tnirifed y personau a anfonwyd am danynt or wlad 
hon gan (:wmpeini y lîrysorfa Ymfudol Barhans, cwttogir y 
mocídion sydd yn ein dwylaw at wasanacth y eyfryw o’r Saint 
rliag-grybwyílcdig a eiuullasant aclodincth ricilwng am ystod 
yr amser rhagenwcdig. Ni bydd yr ötholiadau. o ganlyniad > 
ond yehydig. a’r rhai hyny o blith y rhai tcilyngaf a mwy a’ 
anghenus, 

ddyntuna l’.awer, ond odid, o’r rhai a gyferchir yn yr 
hysbysiad Iiwn ymgásglu tna Scion yn y flwydúyn hon. eithr 
ni allaut grynhoi mwy nâ £ü yr un.ar eu rhan eu itunain u’u 
piant sydd yn fiwydd oodran ac uchod. a .£2 IOs ar gyfcr eu 
babanod sydd o dan íìwvdd ocd, yr hyn sydd annigonol i’w 
cludo yn mliellach nâ'r Taîeithiau oddieithr idilynt gael cyn- 
ìtorlhwy atngen nag a feddaiit yii brcsçiiiiol. 

Cynnygiwn, er cyiinortliẅyb y crfryw i gyrhaerid eu ham- 
onnion eu bod yn eyfrnr.u cu ndioddiou i’r Drysojfa Yrrçfudol 
Barhgus; a clivnnj’giwn dros y 1). Y. B.trhans gludo hanner eu 
nifer i Utali y tymmor liwu, ac addnwwn gludoyr hanntr oruU 
2 ílwyddyn ncsaf. gan ci iidaei i’r Bugciliaid a’r Lly wyddion, 


92 


tinuons- smo«. 


gyda’r «yfranvrvr, i bemierfyim pwy yn rnlilith y rliai oiaf 
a ffurfiant yr hanner cyiitnf. 

Os inai gweli fydÜ nan y rliai liyny o’r Saiiit ag y cyfeiriwn 
atynt yn yr hysbysiad liwn beidio yinfudo yn inheliach nâr 
Taleithiaiij, cànt eiu cyimneradwyaeth a’n bendith wi tli wnen-, 
thur felly: yr un fatii a phe dewisent y cynHun a awgrýtuir 
yma. Ein haincan yw éstyn ýr hol! gynnortuwy. a aUwn i'r 
dosparth ynia o Saint yn eu hymdrechiadau i ytnfudo tuag 
Utah. Er hyny, fe allai fod gan r.ii bertîiy nasau neu gyfeillion 
yn y Taleithiau â’r rliai y dymunant ynmno. ac felly hod yn 
gynnorthwy i’vr gilydd yn v gwaiiìi inawr; nm hyny, pender- 
fyned pawb yn eu meddyliau eu hunain. a ehymineront y 
cyft'yw tfordd ag y gweithredant y ffydd fywiocaf, ac y rnwyn- 
hant y inesnr niwynf o'r Ysbryd Santaidd 

A.T * Li.ywyhdio?;.— Aiifoner i ni enwau a rniin- 

ylion ereilì y S^int tryny a fabwysiadant y cyullun o gyfrapu 
eu harian tel y uo lir yma ar wa'ian o»jjiiw,yth boh rhaj ereijj. — 
Anfoneri ui enwau a chyteiria<'au yr holl gyfranwyr, ynghyd 
íi'r ariauj ac enwau. oedranau, gajwedigaetluiu. n chyfeîriadau 
y rhai a ddewisir i fyne I allan y flwyddyn li'ou i ni yn ddioed. 

Darllcner yr Hysbysiad hwn yn iinioii yn nuhyfarfodydü y 
Saint, a gwneler ei amcan yn hysbys i bawb y perthyna 
iddynt. 

P. D. Richarhs, 

Danihl Spc.ncer, 

C. H. Whiíkl ck. 

Lli/trydili'ieth Jỳ/hn/s Iesu Grist o .SoíhÍ i/ Di/iUUaÚ 
Diu eddnf yu yr Yiiysondd Prtjdtiuiij a'i ij/rUd- 
ydd c i/ìchi/Tio/. 


Pli E G ETII 

€a»y LL/wydd B. Yiiuny. a draddodtcyd y Njlii/iiaiuinfa Ilt/4 1 ?/ 
yn Ninas y Uyu JJalen Matcr, | SiS, 

[l’.ohail o ilint. 51 . j 

D-owyi) rhni o honocli gerbron yr Uciiel Gvnghor i nteb am 
wahatioi gyiiuddiadau, -i dywed<*’ch ei fod yn omiod i ciiwi. »e 
nas gallwcli ei oddef. Cn.l y mae genych ei oddef, uc os na 


irr>G RN sejojî. 


93 


wdj'WcIj. gw’neweli i fyny eicli ineildyliau i fyned i uffern ar 
èuwnitlii .toi terfyn arni Os dymnnwch fud.y.n Siiint, rhaid 
i’ch 'dryuau'gael . en dynoethi, a’u tynu <; hcnoch, rliaid i hyn 
giiöl ei yneuthur <>s ros c i vn nheyrnas D luw. Os.gwnewch 
yn feius, ac yr amlygir eich drwg o fluen yr üehel Gynghor, 
•iwc Hchwynwch o’i blégid, na thnchan <> herwydd eich iioff 
jîTimneiiad ttwerthfawr. eithr yotyriwch nad oes genych yr un, 
dyna’r ffijrdd oreu i fyned yn inlaen. T mae iluoedd wedi fy 
ngwarthrudiio i oddiar.pan yr wyf.yn yr Egl-wy» hon. a gofyn- 
wyd i ìni, *• Frawd Brighara, A ydyeh ehwi y u niyned i odde{ 
hyu? A wyiidoch «hwi fod y personan hyn neu y lleill yn 
gwarthruddo eicli cyranieiiad ?” Meddwn i, ** Nid wyf yn 
gwyboil fod genyf yr un cyinmériad, uid wyf erioed wedi aros 
iholi pa un a feddaswn un ai peidio. T mae i rni ddilyu llwybr 
aadeilada deyrnaa Dduw ar y ddaear, a «hwi a allwch gym- 
meryd fy nghymnieriad 'i*fo'd ÿn betlì a fynneh. Nid wyf yn 
prieiu pa beth a wnewch chwi o hono, ond i chwi gadw eich 
dwylaw i ífwrdd oddiwrthyf 

Am i drigoîion y ddaear a wyddont rywfaint nm Fórmon- 
i.iotli fod ýn alliiüg i’n cain’eii i, ein bygwth, a dweyd gwaeth 
pethatt y» ein herbyn nag y maent yn diiweyd, y niae ganddynt 
i wyliod yehwaneg yn nghyntaf cyn ei gwnant, ac am fod i’r 
gelyníon hyny sydd wedi bod yn ein nrysg deimlo yn waeth 
nag y maent, y mae gandilynl wybod ychwaneg yn nghyntaf, 
y maentmor liawn o deiniladau drwg yn awr ag a allant gyn- 
nwys lieb ymhollti. Beth ydwyf <i yn brisio am lidiawgrwydd 
dyn ? Dim mwy nag am y cy wion a redant o amgyleh fy nhý. 
Yr ydwyf fi yma i ddysgu ffyrdd yr Atglw.ydd, ae i arwain 
dymon i fyẅyd tragy wyddol, eitlir os na ewryllysiant fyned 
yno, ewyllysiaf innau iddynt gadw o’m'ffurdd. 

Yr wyf arn i ffenuriaid ísrael ddeall, nrai paity dynoethir 
eu beíau nad ydynt i ddigio, eatiys bwriadwn eieli eyhoeddí o 
bryd hwy gilydd, fi*l y mynòtn ni, pan y caffom amser i sylwi 

arnodi. 


Yn y.stod y Gymmarifa lion, nid wyf arn feddwl lle y buodd y 
Murmonimd, na plra fodd yr, ymddygwyd tuag atynt, eithr yr 
"yf am fuu w) am faterion a wnantfy nglialon yn.ysgafn fë| 
yr Gwig ar y mynyddau, — i adgofio fodyr Arglwydd Hollalluog 
".di ìhóddi i mi euedigaetli ar y tir lle y cyfododd bropliwyd, 


UiMìOilN 8Ŵ0». 


94 

gŷy «iaiìffirWioîd yr efengyl dragywyddol drwyddo. ae am fy 
mod wedi cael y fram't o’îcftlyWẁ-o’i hadaẃód a’i deail-o’i 
hefaiychn a’i rowynhau. Teimlaf fel pe y bloeddiwn Hale- 
liwiá yr holl antsér pan y meddyHaf i nii er.oe.i adnnbod Jos~ 
ep ú Smitli, y Prophwyd a gytododd 80 . a ordeiniodd yr Ar- 
glwydd, ac i’r hwn y rhoddés altweildau a grllu i a.ieiladu a 
chynmii teyrnas- Dduẃ ar y ddaear. Troäglwyddwyd yr 
allweddau liyny i’r bobl yma. ac y ireie ycnyîn ni àllu i barliau 
y gwaith a ddecltreuodd jósfeph, hyd nes y darperir pob peth 
gyferbyn â dyfodiad Mab y l)yn. 'Dyroa yw busnes Saint y 
Dyddísu Diẃeddaf, a’r hoii fitsnes sydd drenym mewn Háw 
ydyw Ityn Pan y deìom at betlmu b\ doi fel eu geiwir. fe ellir 
e.ú gwheuthur hiew» tywydd yâtormus, osedryehwu at deyrnas 
Dduw itiewii tywydd teg.’’ 


AKNEP.CHIAD Y LLYWYDD DANIEL DANIELS AT 
LYWÎDDION Y CYNN ADLEÎJDAU. 

Ahertawy, Müurrth 10, 18ẅ). 

Amwyl FitoDru, — Mae aml ofyniadau y tuenes yn galw ats 
'eich syîw manylaf, oblegid trwy gyüaŵai eich tlyledswyddau 
y derbyniwch nerth a gallu i drcî yn atirhydoddûs yn y cyich- 
®edd pwysig eich hetliolwyd iddynt. 

Yr vryí yn teimlo i’ch hadgofîbân o raí o’r prif bethau ag 
sydd genych i’w cyflawni. Mae yu debyg eicîi bod yn cofloy 
oynciioríon dwys a gawsoch yn Ngliyngiior diweddar Merthyr, 
J ciiwilio yn egnîol a diorphwys am yr hoîl Saint a allant fudo 
o’ch Cynnadleddan trwy wir ymdrech y tymmor hwn: Dym - 
unir arnoch fyned a tiertli bywyd ynòüh a mynu deall sefyllfa 
Saint eich gófal, nes ci.eì g . ybod pa nifér a feddärit £9 yr un, 
i fyned gyda’r ddauolfeitni. 

Eich dysgeidiaeih fyddo-fei tán ar groen y rlmi difater, gan 
eu cynhyrfu at eu dyledswyd.lau, ne» cae! pob swyddog ac 
ac-ibd i wrando ar iais, a ch , flawni cyngiiorion yr UooOitrr, — i 
werth.: eu Uen ddelwau, eu celflcach, a p’iob peth diangheú- 
rbaid, ac i wncutliur pob ymdrech cyfreithlon tuag at feddu 
£5 yr un i’w banrltegu i’r D.Ý. liarhaus, naill ai i fyned fFwrdd 
«leni fteu i gael yr ítawlfrairtt o fyued lîwrdd y flwyddyn aesaf, 


üMOim »KÎOK. 


fS 

ae anfon y r aîiati yrna yn ddioŵl. l’rif amcan yj annerchiad 
,ÿw cíieliiiyn oddianigylulu 

Hydorafiíiid llawer yn cicfeCyunadleddau sydd yn aiiuojf i 
,wneyd fel y nudwyd ucliod, ond cofiwch uad oes uim amseri’w 
goüiyu liyn. 

Yr ydyui yn dyegwyl i inewn yr hyn a osodwyd amoch 
yn Nghynghor Merthyr ; y mae rhai . O.ynoadleddau wedi eu 
hanfon. 

Hefy.d, na adewcli eicii Dospartirwyr ilyfran yn ilonydd, hyd 
nes 'cuwch wcled y Cangenau yn ddiddyled, fel y byddoch chwi 
a hwytli.au yn barod pan ddaw yr alwud. Nid yw arian y 
ltyfrau yn dyíod i tnewn fe! y uylent ; y mae.rhyw rwystr ja 
rhywle,->-cUwtiier ef alìan, a symuder ef gyda brys, nes jr 
gwelwch ij.vr.ynt yn cyehwyn fel *'r newytid. 

Frodyr, y mae.yn ofypudig arnom fod yu ddyfai nid yn uaig 
gydag u.: -ddyledswydd, ond- yr oü. Y mae gwaitli o ganlyniatìau 
mawr iawu wedi ei roddi arnotu i 'w gyflawni. Hy.deraf eicii 
bod o-foreu hyd yr hwyr ar.eich inaesyd.d llafur yn edrych ar 
ol.prítiad. eich gofal, ar fod y cynbeuaf yn cael ei gario ju 
iH'M u yn drcfpuä. .TEdryçh.wpii : ar ,fod y .gaint .y.n cyflawni 
eu holl ddyledswyddau teuiuaidd. ac eglwysig, a’u bod yn yin- 
bortjii ar y- bara bywiol oddifry,. fcl y byddont yn ryuiua yn 
gweithio tra y mae yn ddydd, ful y eufTiipi y cynheuaf i hen a'r 
gweuith i’r ysgubpr . tnuwn pryd. .Myfyriwcli yn nghyfraith 
Duw nos a dydd,.a dyagwcli ìú i’r bobl, gan eu coffbâu- yn aml 
íbd y Dunil lieb ei gorphí-n, ac ei fod yn ddyledswydd arnynt 
«c yn fraint iddynt gael eyfranu tuag ati. Hefyd, fod í)uw 
wedi rhoddi -;i gyfraith mor drefuus i’r Prçpliwyd Brigham 
mewn pwrthy uas i’r D. Y. , Barhau3 ( trwy...yr.,fion, y mae tyrfa 
yn eanu yn.hwyius ar bèn eu taith; nid oes dinr yu eisieu oud 
Öyddioadeb, yna cyrcliir yr oljií, adref y» y inan ; ac hyny yw 
gwir ddymuifiad oich cyd waa, 

D. Dasibc». 


Y MADAWGIAID. 

cywwat a atnheua oreill ar yr liainçs o fpd Jiía ’awg ab Owea 
^•'.-.itídd wedi darganfud yr Atueiig o fla.n Columbus, o«ws- 


96 


UUBORN SRIOS. 


oni ni brofioti boiiẅmol o'r ft'aith yn ein iiytnchwiHada» dfosy 
eyfandir am yr “ Iiuüiiiti Cyu'ireig” yn ystod yr URnin mlynedd 
niynedol, « chan «in hod.y n pentiwfyiui.cs ch.\yyn «tto yn niwedd 
y mis hwn ar ymchwiiiad dulioì yn olos ydy.nt ar ilir y byw, 
crefwn ar y sawl a fVdti iiaues cywirach neu helaetlnich nnc a 
ddyry “ i'owell,” neu y “ Trioedd” atn ymadaw.iad Madawg o’r 
wlail )>on, neu am ci alynwyr yr i chr ùrawi’r niôr, i ein -cyn- 
northwyo yn ein hanturiaetii, nid a’u harian, ni ofynwn hyny, 
ond ag lianesion a’n lìWjtlusant i jjyrhnedd yr amcan a gostioddi 
ni raieaiinoedd eisoes. 

Us gwêl Golygyddion yr “ Atnserau,” y “ G wron,” y “ Cym- 
ro,” neu arall ddyu a gâr ei âeh yn dda i roddi y deisyfiad hwti 
o flaen •Uygaid eu darllenwyr, efallai y dênant rywrai i ddod 
a’u trysorau allan o'u hen Lyfr-gelloeddi ulou hitul ac y caffeut 
y pleser o ltyny cynt i ddarlleu fod y ddadl wedi ei thori, y 
pwnc wedi ei brofia’r Madawgiaid wedi dyfod i’r goleuni ltefyd. 
Dewiser y cyfpwng i’n hysbysu o’n rlian ni, oe nad amgen, 
‘ eyfarwydder at Ulygyüd “ Udgorn Seiot:” Abertawy. 

Wt'.sTF.RS' St^sdaiu) yw enw cyhueüdiad wythnosol a fwriada 
George Q.'Cai n-.ni gyhoeddi yn San Francisco 'Californra am 
tua £\ ytt.y flwyddyn, ag a eliir:gaeldvwy Swyddfa y Alillenial 
&tar, 36, Islington, Livevpoul. Mae mcdi usrwydd adoethineb y 
Golygydd yn rhy gyhoeddus i 'fod eisieu dweyd dim arn ddydd- 
ordeb y cyhüed.dad, ond ÿn uiiig ei fod o dan nawdd y Brif 
Lywyddiaeth yn Seion, ac fod ei fantc-ision yn gyfryw ag u’i 
gwna yn ffijwmdl uewyddion y byd peilenig ae auraidd hwn. 
Bhwÿild hynt i’r antuiiaeth, llgnwer.ei Olygydd â doethineb 
oddi fry, a gwasgared y “ Wrstriis Stanuahd” of dros.y byd. 

Dkrbvniai>au am L y fhaij o Chwuf. 9 ttvo Mawrtu 13. — 
Thonras í> Evans, Ì9s 5íe; Jóhn llicliards, hs 9c; Jolm Gìbbs, 
12s bcj Wm. Leẅis. £ti 5s; 'fhómas Stepheus, £5 t8s. 


C.YNSW Y6UI). 

Ar«u. y Llywydd F t). Ricbardí .... .... 

, H) * bí T' ' Y..)f«.l»y, Ÿmlüdi’ad.- 
y . YaUaüîjü ^ ni ull ''t ,r « Oymru,— Ai Lywyilili.ip a Itorpartbwyr.... S8 

P i . . t - 1 1 1 y Ll.wydd Yonng ........ m 

V H MVdaws!a^() LI> " 5<l11 Ul " li ’ U '" t "l-> « y • « 1 1 ’ > * Cyn’i í Jd t‘« ‘d.t âû - . II * *. 1 1 1 * 04 

A B E R T A W V : 

'ABOlìATÎ'WTB A nmiOEDDWYD OAN 1). JONi.g, 


ÜDGORN SEION. 

Nkr 


<#erni p &amt. 



Rhu'. ,7.] MAWUTH 29, 18&6. [Cvf. IX. 



CRYNODEB O DDYSGEIDIAETH Y LLYWYDD DAN 
JONBS, YN NGHYNGUOE CYFElìEDINOL -MER- 
TIIYlì-TYDFIL, CÎIWEFRÓll 23, 1856. 


Gu.wodd y Cynghor i drofn, a dywedodd,— Têîinîitf gryn 
siomc-digaeth oherwydl nad y\v ein Lly wyddiaeth, [dros vi 
Ynysoedd Frydeinig] a’n brodyr eraill [yr Iíenuriaid Amerie- 
muddd] wedi’ítiyfod yn brydìon i’n Cynghor yma yn oi ein 
dysgwyliad, a ciiredaf eich bod chwithau yn teimlo yr un modd. 
[Werli i'r Henuriad Israel Evans weddio, dywedodd] — 
tìan na (idaetii ein Llyẃyddiaetli, meddyliaf mai gweil fydd i 
ni [Llywyddinètli yr Eglwys yn Nghymru] dreilio yr amser i 
gyfirwyddo a dysgu y gwaîianol Lywyddion sy’n bresennol. 

Aiuyyl frodyr,— mae eich Iiyrmhiannosiad ýma heddyw, a’r 
gost a’r drafferth yr aeth llawer o honoch iddynt i ddyfod yma 
• bell, yn profi eich cariad at y gwaith dwyfol hwn, yr hwn a 
garafinnau gyinaint fel nas gallaflai na ciiaru y rhai a’i carant 
i’r graddau ei gwnelont. Daethoch yma ercacl dealltwriaeth 
lielaethaeh o 'nono, aryrhon ddealltwriaeth y dybynaei Iwydd- 
iaiit yn eicli Çynnadleddau. 

Dymunaf ar i Lywyddion blaenorol a pliresenol y Cynnad-n 
leddau yn hytraeh nag eistedd yn gymmysgedigâ’r dorf ddyfod 
i r tu blaen, fel pan lefarwyf y gwelwyf wŷn eu llygaid, y syllwy^ 
ì w gwyneb, a mwy nâ hyny, pe gallwn, — i edryeh i waered 
i w geneuau, a darllen meddyliau a bwriadau eu calonau. 

1 [Fuis lÿ. 


tDGORN SBION. 


Gweision Duw ydym, a chyfranogwyr o’r OfTeiriadaetlr 
Santaidd ag sydd yn ol urdd Mab Duw,— o’r Lywyddiaeth 
hono sydd i lywodraethu pawb a phob peth ar a than y ddíiear. 
Ar y gallu hwn yr ymddybynwn am bob eyfarwyddyd a deall- 
twriaeth anghenrheidiol, ae ynddo yr yniddiriedwn am nerth i 
weithredu. P«n yr iawn ystyriom hyn, ein hanalltiogrwydd 
a’n diffyg doethir.eb ein hunain, gwelwn yr anghenrheiilrwytld 
o hono a’r rhwynrau sydd arnom i fod yn ostyngedig o flaen y 
Duw holl-gyfoethog a’i cyfrana. Mae profiad mynedol wedi 
profi i ni rtad boddhâdo'n teimladau na'n niympwyau ein hun- 
ain yw “ Mormoniaeth.” Cul yw ei ffordd a chyfyng yw ei 
phorth hi. Po guiaf y ffordd a rodiwn po caetliaf y gorchymyn- 
ion a gawn, a pho anhawddaf i’w cyflawni. Dybyna y cyf- 
lawniad o honynt ar y cyfarwyddyd a’r ddealltwriaetti a 
gaffom, yn ol pa rui y gweithredwn ; o ganlyniad, gwelwn y 
pwysigrwydd o gaei a deall o honom yr iawn gyfarwyddytl. 
gan fod tynghed ein heneidiau yn dybynu ar y cyflawniad o 
hono. l’ellaf i gyd y rliodiwn ar hyd y ífordd hon culhâ o hytì, 
er fod ein breintiau a’n benditliion yn mwyhau,— neu roewíi 
geiriau ereill, po fwyaf ein dysg a’n profìad po fwyaf ein deall- 
twriaeth, a pho íwyaf ein dealltwriaeth, ynte, po fwyaf ein 
cyfrifoldeb. Nid yn unig cyfrifoldeb personoi, eitlir cyfríf- 
oldeb ereill sydd arnom hefyd. Cynnryçhiolwyr ydym, wedi 
dyfod yma dros ereill i dderbyn addysgiadau, ar yr ìawn 
ddealltwriaeth o ba rai y dytyna oywyd neu farwolaetii y rhai 
a gynnrychio'.wn, Er i chwi iatvn ddeall drostynt, a botl yn 
enau ae yn glustiau iddynt, yn galon agored y byddoch, ac 
ysoryd y gwirionedd a’ch goleua yn hyny, fel y dealloch ac y 
derbynioch bob gair a ddaw allan o enau Duw i chwi, ac i 
Saint eich gofal hefyd. 

Mas’n wir fod yr ysgrythyrau wedi ac yn bod yn dda i gyf- 
arwyddo dynion at gael cyflawniad o’r un addewidion ag a 
gafodd ereill gyr.t. Nid ar bob gair a ddaeth alian o enau 
Duw ond “ pob gair a ddaw" y byddwn ni bytv; niti oes wa " 
haniaeth pa fodd y daw. pa un ai drwy ysgrifeniadau, gweinid- 
ogaetb angylion, neu drwy yr Oifeiriadaeth svdd vn fvw. 
cymmerem y Beíbl yn unig safon heddyw, gorfoditi ni i chwilio 
oi dudalenau yn ofer am gyfarwyddiadau uniongyrcliol i g'yf- 
atebi’n harogylchiadau, oncl niú oes nemawr waith genynr í honi 


UDGORN SEION. 09 

eìn hawl-fraint, ac edryeh tua’r nefoedd am fesur digonol o’r 
Ysbryd hwnw a gafwyd gynt i wneuthur Beibl. 

Y rhan fwyaf neillduol o’n crefydd ag sydd gyda ni i ym- 
wneyd â lii heddyw yw y fusnes, — y rhan weithredo!, yn eyn 
nwysy fasnach a’i lioll drafodaeth. Mae y seetariaid crefyddol 
yn gwahaniaethu rhwng yr hyn a alwant yn grefydd â’r petliàu 
tymmorol, gweithredol, neu fasnachol. Ystyriant mai y gweith- 
redoedd ysbrydol yn unig yw y rhai crefyddol. ac mai y rliàn 
ysbrydol yn unig yw crefydd, a pliob peth arall yn bethau 
anianol. Ni allaf i ddirnad yr un gronyn o wahaniaeth rhwng 
y naill heth na’r llall a wnelom dros ])dn w ar nad yw yr oll yn 
ysbrydo!. Mae yn fiaitli nad ydyin yn cyflawni yr un weith- 
red allanol ond trwy gymlielliad tuf.-wnol yr Ysbryd, ac o gan- 
lyniad, ni all fod yn llai na’r jsbrydolrwydd sydd ynom 
ein hunain ; a chan fod yr Ysbryd dwyf'ol oddifry yn gofyn 
dyledswyddau o’r fath genym, ystyriwn fod digon o ysbrydol- 
rwydd ynddynti ni eu galw hwynt yn grefydd. 

Dywed Dnw mai teymas drefnus yw ei deyrnas Ef, a bu 
gystal a’i dadguddio hi i’w was Joseph Smith. Wedi cael y 
drefn, yn hyírueli i;a cheisio ei gwella at ein mympwy ein 
hunain, eiu dyledswydd yw eydymffurfio à hi,— cyrnhwyso ein 
hunain at y drefn, ac nid y drefn atom ni; cydymffurfio â hi, 
ac nid ei chroesi, a’n gwr.s. yn gymmeradwy yn ngolwg ei 
Iíhoddwr Mawr. Nid mawrder gweithredoedd o ryw fatb yn 
°1 e * n teimladau, ond ufydd-dod i alwad Duw, nad pa mor 
lleied a ofyna, sydd yn gtefydd ger ei fron Ef. 

Mae busnes yr Eglwya hcn yn cynnyddu ar y ddacar, yn 
enwedig yn Geion. Yno y mao gwahanol gylchoedd, a phob 
dyn yn llanw ei gyîch ci !mn, drwy “I7eindio ei fusnos ei hun’’ 
ac niu busnes neb arali. Cyn y gaîi dyn 1 feindio ei fusnes ei 
hun, maey« ofynol iddo gael gwybod both yw ei fusnes, ac er 
gwybod hyn ymddítyaa «r yr cn eytìd yn awcu nag òf. Felly 
y mae olwyn o fewn ciwyn i’r peirisnt per'ùeitiiia.wl hwn y* 
cyd droi mewn tr-efhçsrwydd. 

Olwyn fawr y w y genadiaeẃ Ewropaidu, a feusnea fawr sydd 
>n perthyn id.3i. G’i mfeewa Iii y tr'ia ein holwyn fach ni yn 
“ghymru, ae o fewn Imr.o amryw ereill îlai fy-ch. î.lr.c y faíh 
g)ssydtiad rnẁng yr oll o’r olwynion hyn fel pau y chwyrnell- 
ant yn gyflymacli neu yn arafaeh nag y dylent fyned, neu pa* 


TTDGORN 8RÎOS. 


r«o 

ddygwyddo unrhyw annhrefnusrwydd, efTeithia y Ueill i íryd. 
Gwelwn yr anghenrheîdrwydd ynte, i ni oilddeaii ein gilydd, a 
rluwleiddio ein bunain wrth yr olwyn nesaf atom, ae i hono i 
ymreoleiddio wrth y nesaf, ac felly yn ol hyd y Br;( ()b.vvn 
lieoleiddiol Fawr a weithia yr hoil beiriar.t hyd oni fyddo cys- 
sondeb yn ein holldroadau. 

Frodyr, sydd yu llywydduy Cynnadleddan, eich dyledswydd 
yw cael pob olwyn fadi drwy eich Cynnadleddnu, eioh olwyn 
tnewnoì eich hunafn yn gyntaf, i gyflawni y cyfnrwyddiadan 
sydd yu dyfod allan drwy yr Unöorar, ì waered oddiwrtU y 
LÌywydd Eichards. a’i iioll gyfarwy.idiadau ereiíl, y rhai ,yd- 
ynt eich Beibl ehwi. Frodyr. gwnewch hwynt eich llyfr-destnn; 
ni ellweh gyflawni eìuh dyìenswyddan un ffordd arali- Nad 
beth a ofynir, nid oes wahaniaeth : p->n ofyiìir gwm o ariau <> 
öyunadledd, dyiedswydd Llywydd hono yw eu ceisio a’u cae'. 

“ Ië, ond yr ydych yn gofyn gormod genym,” nieddai y Liyw- 
ydd. Aros dipyn ynte, dyna br.iwf 'foii naili ai y sawl a’n 
gofynodd yn d<iyn angliyfiawn a gormesol, neu nad y.w yr hwa 
a aehwyna yn deilwng o’i swyiid. ei i’o.í cf yn dweyd anwiredd 
ac fod perygl y dysga ereiii i. índ yn gyffelyb. Nid acliwyn o 
herwydd tlodi, a chwilio am esgusodion er ymryddimu rhae y 
gofyniad yw y ffordd i LywydJ enniil cymméradwyaetii l)uw 
na’i weision, eitlir ei ddyle<!swydd yw cynihwýHo yr un galju, 
ac ymroad a d<!efnyd.!iai feHy at chwiiio pa fanteision fyddo 
V cael er gallu gwneuthor. hc nid chwilio a;u esuusodion dr<>3 
beidio gwneyd; tra y rnae líawer wedi ymdraíîerthu i esgus- 
odi a rhyddhau eu hunain, gallent fod wedi cyflaw.ni y gorehwyi 
ar hyny neu lai o draífertb. Nid ydym i ddysgwyl v dawr pob 
peth yn rhwydd. Mae genym i wneuthur ymdreeh ae ymdra- 
fferthu, a chynnyg at wneuthur. Ar ol yr ahcrtîi mae y feiulith 
yn dyfod, ae mae y I)uw a'i goi'yna yn aaor y ffordd ne yn d:;r- 
paru yr offrwm. Nid yw y gwas yri weil na’i feistr. O.ifoild 
hyd y nod ein Harglwydd Iesu Grist oddof yn neardd Gctiiso- 
man* ; dyoddsfbdd «ewyn, a themti-oyd ef yn yr anialwch, 
eitèr w«di hyny y gweinyddodd ar.gylion íddo. Tr«y ddyodd- 
«Adaa y perffmthiwyd If, ac y perffejthir niiinau eyn y oawn 
ein cyd-ogoaeddu, wedi cyflawni ein rhan o'r >iu gwaitli. 
Gwneuthur fel arall, sef ymesgusodi, &c.. y» gwrando ar ac 
■fyddhau i’r diafol, a bydd y canlyuiadau yn gyferbyniol. 


CDGORN SülOS. 


101 


Er fy ruoil yn dJigon gostyngedig a diolchgar i wrando a.r 
wnrhyw awgrymiad da gan frawd, etto, wedi y cyd-ymgyng- 
liorir, ac yr ystyria y cynghor y ìnater, ac y penderfyna ax y 
mestirau pertliynol, y dull n.’r rnodd i’w cyflawni, o’r fynyd liono 
allan, dyledswydd poh un yw gosod ei olygiadau ei hun o’r 
neiUdu, defnyddio ei lioll ddoetliineb a’i ddylanwad i’w cyflawsi 
i'r liytiiyren, yn ol ysbryd a plienderfyniad y Cynghor l!e e« 
dewiswyd; ac nad beth fydd y canlyniad o hyny, nid arno cf y 
bydd hyny. Bydd cyfleusdra yn y Cynghor hwn i bob uti 
ddweyd ei olygiadau neu roddi unrb.yw awgrytniad, eitbr wedi 
v penderfynom pa foild i wneuthur, pe’d elai neb allan ©r 
Cynghor, ac ynganu gair t?w rthwy nebol wedy’n, ystyriem of 
yu wrthwynebwr ac yn fradwr, yr hwn a achosai amratael yn 
inyddin yr Iesu. 

Tra inae rhai Llywyddion wedi eaeî gan eu Cynnadleddan 
wneuthur yn dda, mae ereiìl wedi bod yn achwyn eu hanallu 
yn orinodol, eithr credaf rnai yr aníTyddloniieh a nodais ydyw. 
Pa reswm s. eill efe roddi dros ei segurdod tra n;ae ei frodyr yu 
gweiüiio ? A ydycli chwi yn meddwl y caniateid i rai o filwyr 
Kwsia heidio ymládd tra yr ymiaddai y lieill ? A gaffent liwy 
dynu yn ol o’r frwydr? Na, choeliaf i fawr ; eithr fe’u cospid 
fei bradwyr. l’a faint mwy bradwyr yn nhevrnas Dduw ynte? 
llim ond anwybodaeth o’r inwyaf n mddai i ddyn o’r fath yr 
esgasawd laiaf dros beidio eyílaw’iii yr liyn a gyfainmedodd â 
Duw y gwuelai cì "YÍIawiiì. 

Nid eiu teiniladiu ein hunai i sydd i’n harwain, ond y cyfar- 
"yddiadau ag syild yn dytod i wnered o’r nëfoedd. ynghyd ag 
arweìniadau yr Ysbryd Glàu. .Mae yn gofyn i’r Llywyddion 
liilwys fyfyrio ynte, a giism! eu syuwyrau tir waitli i ddeall eu 
dyledswyddau, a gneled yr amilienriieidrwydd o’r hyn a ofÿnir; 
iiid ei gyflawni o herwydd fÿ mol i yn gufyn. neu rtiag na 
fyddont yn anufydd ; ni fyd.lai eenyf yr nn diolcli i’r cyfryẃ. 
Dyledswydd Llywydd yw gweleil a deall y frair.t o wneuthur 
folly, wedi iddo ei ddeall yn drwyadt drw y oieuni yr \ sÍJryd 
Cìân, digonedd o’r iiw ti a ddylasai feddu. er rhág-weied y can- 
iyniadau daionus o wiieuthur felly. 

(•orfodwyd ni yn aml i ofyn yr un petli drosodd a throsodd 
tiwy yr Udoojin, :u: w-eui hyny feallai y caífem yr lioll tanyl- 
wn ' a thipyu dros ben o rai dianghenrhaid, ond byddai un* 


102 


PDGOtW SF1(>K. 


dim ond un peth yn ddiífygiol. a hwnw fyddm y prif beth a 
©fynem feallai, a’r pwysicaf o’r cwbl! “Ond pwy t'asai’n 
meddwl I" meddir wedy’n. Frodyr! mae yn ddyledus i ni 
feddwl, beius yw esgculuso meddwl an; e:n i'yle-dswyddau. Y 
mae ein swyddau yn gofyn i’n meddyiiau f<jd yn tìfrwythlftwn, 
ac os nad ydyw ddigon feily, mae genym : w eu gwrteithio j 
dyna yr unig ffordd y firwythh.naiit. 

Deallaffod yma Lywyddion Oangenau heiyó. Arferiad üawer 

0 honoch, yn eich mawr aw- dd i gyflawui gofyniad Llywydd 
eich Cynnadledd, pan na chafibch ereill yn ddigon awydlus í 
gydweithrêdu à çhwi, yw ceisio ei wneuthur eich iiuuain. I 
fenditìiio ac nid i felldithio sich Saint y llywyddwch !n»ynt, a 
dybyna hyny ar eich hiawn lywo Iraeth arnyiit. : fydd-dod ei 
ufÿddion yw prif anîdcishogrwydd y gaiiu ilywyddawl. Dyn 

Iwydda i enniil ereiil i gydweled a clmiweithreda yw y 
Llywydd teüwnç. a’r un mwyaf sier o unnill y gamp. Onid 
yníydrwyifd fyddai i Gadfridog flaenu ei fyddin ì’r frwydr, a 
dywedyd, liisteddwcîi chwi lawr yna, myâ a wynebaf y gelyn 
fy hunan. 3Sid llai ynfydrwydd fyridai i Lywydd Cangen 
geisio g«nôyd mw.y na’i allu ei hun a gadael i’w Saint eistedd 
yn eegur. 

Er mai dydd y “ pethau bychain” ydyw, ac c.r mai y “ pethau 
bychain” ydym ni fei plant yn g_\ íiawni nid llai yw ea pwysig- 
rwydd i ni. Yr A B C ydynt a’n harweiniant i syllebu, ac 
yna i i'darllén. Cyflawniad manwl a ffydt.lawn o iionynt, nad 
pa mor fycbain y byddont. yw vr unig ffordd i ni gael petbau 
mwy, a Uywodraeth uwcb, liyd nes o gvlc!i i gylch y dringwn 

1 f'my yn ogyfwch a’n Brawd hynaf ar ly»Todraetliau a theyrn- 
asoedd. a bod yn “ debyg iddo.” 

Rhai neillduol yn miditli y •‘pethftu byciiain” vw y gwahan- 
ol gasgliadau, yn euwedig i Lywyddíon y Cynnadleddau ed- 
rycb ar eu hol. Nid mynèd i'r Cyn’ghor yn unig a dweyd am 
«Sanynt a ddylént; a phan y gofynir i auibell un, Pa beth yw y 
rìieswm fod cyn ileied wedi dyfod o’eh Cynnaoledd nt y Drys- 
oua, y Deml, neu at ryw beth arall? ‘ 0, wn i ddim! Yr wyf 
fl wedi bod yn y Cytighor yn són am danyut.” Nac ymfodd- 
Jonwch ar ltyna, citiir ewcit yn union i edtych beti) yw y 
r.twystr, a ile na clieẅch ddyiiioii gweithgar, rhai sydd yn 
ymarferyd eu crefydd, eitiir ydynt yn hytraclt yn iaen tram' 


UDGORN SHTGN. 


103 


pwyiìd ar y ffoi\l<ì, trowch hwynt o’r neilldu; chwiliwch yr holl 
gyfan -‘ì’r cam,” a myuwch symud y rliwystr. 

Dylai fod day-book a ledgnr yn mhoh Cynnadledd a Changen 

igynnwys pob manylion. llyfrau y Gynnadledd i gynnwys 

cyfraniadau ar gyfer enwau y cangenau. a ilyfrau y gangen i 
gynnwys enwau a symiau y cyfranwyr. l J c feily gallni pob 
Llywydd Cynnadipdi! wybo.i lle mae y diff'yg; ei hawl-frair.-t 
vw edrycli y llyfrau a’» ddyledsw-. dd yw ci chwi i > allan, a gwy 
pa faiut mae pob un yn ei gynnadledd yn wnenthur, a than 
ba amgylchiadau, fel y gwahaniaetho rhwng y ffyddion a’r an- 
(fyddlon yn hyn neu me.wn nnrhyw ddylelswydd arall. ac y 
deallo pa le i ganmol. cyngliori neu geryddu. 0 hyn allan ìí 
fyild yn ddigon o esgusawd i neb ddweyd “Mi ddywedais.” &c. 
Mao y cyffelyb fanylrwydd yn anglienrheidiol pan yr edrych- 
odi ar ol y dosparthwr llyfrau, ac yn y Uefydd y mae hy.n wedi 
boi ar ol. diwygier o hyn allan, dwbler y diwydrirydd i aden- 
njlly golled. Edrychedy Llywyddion newyddion at hyuy ar 
ddechren y chwarter cyntaf yma, lel ua íydd ar ben cyn y 
gallant wybod pa fodd y mae pethau yn bod, a’r Saint wedi 
marweiddio o eisieu yingeledd. Na adaweil i’r dosparthwr 
ro.Idi llyfrau allan ar goel, ond ar ei gyfrifoldeb ei hun. rhag 
rhoddi cvöe i rai pobl trwy eu hanonèstrwydd yn peidio a 
tliaju, golli yr Ysoryd a myneil allan o r Eglwys ar ei chost; 
eithr lle y mae hyny wedi bod yn anocheladwy, casgler y 
diffygiadau yn y Gangen lle y digwyddodd, ae os digwydda 
hyny, gwueler felly yn y chwarter y digwyddo. Tra y gosodo 
IJywydd Saintei Gynnadledd i weithio, edryclied ar na thafler 
yr holl lw.yth ar eu hysgwyddau ar unwaith; nid felly 
y gwuant fw yaf. Gwyddoch rnai y fí'ordd oreu i yru ngerdd- 
gerhyd yw wrth ei bortlii à thipýn o lô ar y tro, í'el ei cyinmera. 
Portliwcli cliwithau eicli Saint felly ar bob cyfleustra a gaffbch, 
giui gadw eu dwylaw yn llawn o hyd, oml md yn orlawn, nac 
yn rhy wàg ycliwaith, Bydil Cynnadledd lieb y pethau hyn 
mpr ddifud.d ag yw telyn heb fod ei tlmnnau y.n dỳn. Ystyr- 
iwch í't.iì cíeli C.ynnadleddau nu-gys telyn yn lla'w pob un o 
honoch. (Js na tliynwch y tannau yn ddigon tŷn nichewch 
hwynt i swnio yn Lerorawl, os na tliyuhewch bob tant yn ol ei 
ffúnt a’i sefyllfa ni fyiul yno gynglianedd. ac os na thynwch 
hwynt nior dyn nes eu torri, hwy a’cli swynant a’u peroriaetb, 


]04 


UDGon* seiow. 


a bydd yn bleser genycli sôn am danynt mewn Cymmanfaoedá 
fel hon. Mae’n wir fod peth trafferth ac angliysur yn anochel- 
adwy wrth geisio eu eael mewn tôn,— mae pob telynwr yn cael 
trafferth a gofid pan mae yn anhawdd iddo reoleiddio tannau ei 
delyn. eithr wedi ei gwnelo yn gywir nid oes braidd ddiweddar 
ei delyna a’i lawenydd. Mynwch gael tannau eich teJynau 
bycliain yn y fatJi cìrefn ag i swnio yn hyfryd a pherorawl,— 
eich Cynnadleddau mewn trefn a chyflawn waith, fel ag y gall- 
och fyned i’eh gweìyau yn y nos a’ch cýdwybod yn dawel, gan 
lawenhau yn nghymmeradwyaeth Duw o’cii Uafur a ddangosir 
yn y llwyddiant a’i dilyna. 

Cadwer dyled y Jlyfrau i Jawr trwy beidio eaniatâu iddogyn- 
nyddu, — bydded y tant yma mewn tóu. 

Wrth yr argoelion bygytliiadol presennol a welaf yn y dwyr- 
ain a’r gorllewin, mae y cymrnylau beichiogaidd o ddiai a bar» 
fel pe ar dorri ac ymarllwys, ac feallai y bydd hyny yn gynt 
nag a feddyliwn. Yn awr, tra mae hi yn dywydd teg yw yr 
atnser i chwi weithio, — i chwalu o'ch hen goff'rau lluehiog y 
llyfrau sydd yn liwydo yn bentyrau ar eu gilydd, — y rhai a 
gynnwysant ymborth ysbrydol i’r enaid, o eisieu yr hwn y 
newyna y bobi. Ewch a iiwynt iddynt tcl na ddelo arnynt yr 
hyn ni ddysgwyliant. eithr y byddwch wedi eu rhybuddioyn 
rnhob fl'urdd a allwch ddyteisio, ac weÖi rliyddhau eich hunain 
oddiwrthynt. Nid oes wahanineth i ehwi pa ddefnydd a wnant 
o’r Uyfrau, hwy sydd i ateb am hyny; eich dyledswydd chwi 
yw edryeh eu bod yn eu eael hwynt. 

Pe ddichon fod rhai yn meddwl wydi iddynt weithio yn lled 
dda am ysbaid fod ganddynt esgus dígonol i orpli wyso a pheidio 
gwneuthur nemawr ddim hyd oni ddelo rhyw alwad nodedig 
yn mhen amser wedy’n. Gwyliwch rhag hyn, Frodyr. Pan 
weloch ddynion yn credu í’elly, mae petliau yn deòhreu myned 
go chwith. Coflwch gyffelybiaeth yr agerdd-gerbyd. Byddcd 
y Idywyddion yn fanwl a diwyd yn hyn, — i weled fod y fusnes 
yn ei holl rannu yn myned yn mlaen yn gysson a diysgog. 
Deallant nad cerdded i ymweled â thai y Saint i ddim ond 
siarati a hwynt a tnwynhau eu hiináin gyda hw vnt yw yr oll 
sydd iddynt wneutliur tuag at gadw hyn niewn treí'n. Níd wyf' 
fi >n gallu cael cymmaint ag uri diwrnod ar nad yw fy meddwl 
yn Hawn o wahauol gynliuniau fy ngweithredia 'au a gofaion 


UDGORN SltlON. 


105 


pwysig f y ewydd. Gwelaf gynnifer o betliau yn anghenrheidiol 
mewn cynnifer man fc*l yr wyf braidd yn ewyllysio bod yn 
bersonol ynddynt oll ar yr un pryd, fel y dywedir fod duw r 
sectariaid, fod fy nilien yn ilawn llygaid a chlustiau tu ol a tim 
biaen, i weled a chlywed yr oü o’iit hamgylch, ac am na fyddai 
geriyf fil o dafodau, a’r'oll o houyut yn Uefaru ar yr un pryd, a 
llais megys udgörn i fynegu ewyllys Duw i’r bobì. 

(Yn parhuu yu tud. i 10 ) 


UDGOHN SEION, 

X « í 

£*erfii $ 


Dyill) SADWRN, MAWRTH 28. 1856. 

CvFXE«ini*p r Llvwvpi)j*bth Gtmueig. — Hysbyswn fod 
terfyn ein goruchwyliaetb ni yn mhlitli ein hanwyl Frodyi a’n 
Chwiorydd yn Nghymru tvrt.li y cirw s ; ein bod wedi eaci 
braidd y cyfle olaf i wasanaethu y rbai a aros.i nt yma ar ein 
liol, a’n bod ni yn diweddu ein cenadiaeth o dair blynedd a thri 
miígyda phleeer nonhraetliadwy: Dywenydd genym edrych 
yn ol ar bob peth a fu ond eiu gwendidau ein hunan. pa rai a 
guddir, coeliwn, tan goehl oariad ein hrodyr, megys ag y 
Rwr.awnninnaa a’r ciddo pob brawd uchwaor o fewn i eglwys 
ein Duw yngororau ein hotf wlad, gan ymadael a’n calon yu 
gynnes o gariad ut y Heiaf o lionynt. l’lcserus genym yw bod 
« ydwybod, wrth edrych ar y presennol yn ngwyoeb y mynedol, 
yn tystio ein bod wedi gwneiithur a allem, a chynnydda ein 
Mheistr l.endigedig v pleser yn fwy f'ytb, drwy roddi argoeliou 
gymnieradwyaetli o. a’i fendith ar ein hythdrecbiadau meth- 
nuitu8 i ndíiladu ei deyrnas ac i losoli ei blsnt anwyl. Ych- 
"«negii ein gobe'tliioii am y dyfodol eiu Uawenydd yn fll mwy 
11,IC 0 n biaen mâe Suiiin liöl' a’i chan-mil manteisibn, 

t iinwed lau a phleíerau — brodyr nn galon, a’r teulu anwylaf o 
fL"n y liyd, a’u brcichiau ar led yu eiu gwahodd; o‘n liain- 


106 


CDGOllS SEION. 


çvleh mae ',tua chwe’ chant o’n brodyr »’n chwiorydd anwylaf, 
eu mhynwesuu gan awydd ara fuddugolia ih ar bob drwg yn 
euro, niewn undeb a hedd yn deeîireu rhedeg cu gyrfa tua hofí 
gartref eu heneidis.u. O’n b 1 gadawn filoedd o’r un teulu 
gobeithiol yn pry«ur ymbarotoi i’n dilyn, nc niewn llawn ÿob- 
iíith, ar ol ysgariad chwerw arn onyd facli y cjwrddwu etto oìl 
rnewn hyfryd iioen yu Nheml ein Hior, i ddysgu byv/ byth i’w 
folt Ydyw, uiae ein teimladau, eia sefylìfa, a phob petli sydd, 
wrth ddai yr oi s’r presennol. ya nryeh y dyfodol yn gorfodi ein 
calon i ildioich i’r Hwn a’u galwodd o dywyllwch i wawl ei 
efoBgyl, — a’n cyflogoddynei winllan ac alendithioid ein Uafur 
am.fod pob peth megys ag y mae gyda ni heddyw. 

Yughanol yr holl wa th a’r drafodaeth gyssylltiedig a cliyf- 
lwyno i fyny.ein gorucliwyliaeth. busnes yr ymfudiad, paroto- 
adaa i’r daith, heblaw Uawer o betliau na e iwn, a gynimerant 
ein lumijer, coeliwn y cawn ddigon o csgusodion i’n liesgusod 1 
gau ein caredigion rhag ceisio yggrifella i lawr chwaneg o’n 
teimladau ar ein hymadawiad, ofer-waitti, pa un bynag fyddai 
ceisio eu desgrifìo. 

Ni feuir ni chwaith am na fanylwn ar y dyledswyddau a 
ddymuner.i i’r Saint yrableaeru yn eu cyflawni ; eanys bydd 
genych dd-ynion medrus, cywir gatun, gweision yr un Duw i’ch 
dysgu, gwrandewclr arnynt hwy ynghyd a’r hyn a ysgrifen- 
wyd : bydd cu cynghorion i’r sawl a’u gw.nalo fel ffynnon o 
ddwfr bywiol i enaid sychcdig. Nid auturiwn gysuro y rhai 
sydd ar ol amgen na sicriiau y claw y dydd pan y dywedant,— 
Yr hyn a aüodd hwn wneuthur er ein casglu i Seion efe a’i 
gwnaeth,” yn amgeu ni ddywedw-n ar hynyna. 

Mac yn wybodus, ond odid, i bawb beilacb, mai ein lianwyl 
(íynghorydd a’n ffyddlon í'rav/d Daniél Daniels y w ein Holyn- 
ydd, ac mai Israel Evans a Benjamin As’nby yw ei Gynghor- 
wvr ; onuio, boed hysbys mai y brodyr liyn yw eich Llywydd- 
ion o tiyn atlan hyd oni hysbyser y n ruheilach ; adiolchwn, 
diolehweh oll anwyl Saint, i’r Duw a roddodd i . hwi y fatb v/ŷr 
o galon gywir i’eh gwasanaethu. Ufyddhewch i’w eynghorion, 
fcl i eiriau Duw, eanys geneuau drosto ydynt hwy i 
cIim i. ac ufydd-dod iùdynt a sicrha fywyd diderfyn i’r sawl a’i 
gwnelo. 

Dysgwyliwn yn hyderus y deilliaw lli-s mawr i’r Saint Cym- 


CDGOlíN SBION. 


ior 

reisr drwy wasanaeth y rhai a benodwyd yn Gynghorwyr yn y 
Brif Lywyddiacth. Hyderwn y gwna y Saint eu rliau i’w 
cynnal ar: aíyddliau i’w eynghorion, eanys dynion Duw ydynt, 
a’cli llesolantyn gyferbyniol i’r iawn brisiad a wneweh o’r gali- 
noeiiíi rbagorach a feddant, o herwyiid eu bod wedi dyfod o 
Seion i’eli gwasanaethu. Amser yn unig-a ddichon brofi yr 
huriandes a ddeilliaw j’r Cyriiry drwy ymdrechu i ddeall 
yr iaitli Saesonaeg. Aehube? y cyíle h»n i hyny îiyd y bo yn 
bosibl. 

Tray cofìwcli gerbron gorsedd gr.as am unrhyw ies a wnaeth 
e’eli hen was i cliwi, ac y gofynweh am unrhyw fendith id'hj, ar 
yr hyn y dybyna am lawer, nac angliofìer chwaith fy mrodyr 
hyn inewn dirn a geisiwch. Caei rhan yn eiel) ffydd, eich hym- 
ddiried, eíchgweddiau, a chyfte i’ch llesoli yw ein {«■!£ amean o 
hyd, sierhad o hj n a ad-dala yn heìaeth yr iioll gost o’i geisio. 
Ysbryd santeiddiawl y Duw da a’n pîn. ni oii drwy gyfaramod 
tragywyddol a fo ynoch, drosooii ae oddiamgylch i chwi, iddynt 
liwy ac i ninnau sydd yn eich gadael hyd nes ein dwyn ni etto 
°11 yo un ynddo Ef ei hun, ac i gael by w gydag Ef yn dragy- 
fyth, yw t&eraf, blaenaf ac olaf weddi eich 

Brawd drwy Grist, 

D. Jo.ses. 


Uimiors Seion. — Y Llywydd Daniel Daniels yw Golygydd 
yr Uiioohn ar ol y rhifyti hwn ; anfoiiçr po'i goiiebiaethau iddo 
cf ir Swyddla hon o iiyn nllyn, uc liysbyser eí' cyn y 1 hiryn 
nesat y rliif os bydd i rai orfod Heiheo y riiif n dótrr:) nc.i i n 
erwydd yr ymfudiad ; y sawl na wneloliyuy, dysgwyhi iildyut 
diìerbyn y rliifedi presennol. 


At y Lr.YwynoioN. — Gan mai pen y chwartcr cyr.taf o’cli 
gweinidogaeth sy’n agoshau, a rlrag i cliwi anghofio, Oywcdwn 
ctto fod prif drysorwyr y D. Y. Barhaus o’r Dein) i wneuthur 
eu ‘‘jirifon i fyny ar y dydd div < ddaf o’r mis iiwn, ae anfon 
‘ Vma y synûau gyda eu cyfeirjad vn nghyd ag enwau y Cang- 
euau at y D. Y. Barbaus. 


1 1)8 


DDGOEN SE(OX. 


HY'SBYSIAD I YMFÜDWYR. 

DVFVSÎAU O JA'TilYH T UYWÍDO F. D. RICHARDS. 

36, Islington, Lìeerpool, Mawrth 5, IS '6. 

Aswtl Feawd Jonss,— Y r wyf newydd ddveliwelyd o bel*- 
rwnf' yr “ lînock Traiii'’ a îliua 530 o eneidiau o Saint ar ei 
liwrdd. Aeth yr iioli drafo.laotti lieibio yn y modd mwyaf 
bod'ìiiáol ac liyfirydiawn; yr oedd y llong a’i ch=mpeiui 
Number I , o'r doíparth rhagorolaí. 

Mae y gof.d Jiywyddol ar y Cadfridog Ferguson, a chya- 
nerthwyiref gan yr Henuriaid E. Elisworth a D. D. McArtliwr 
ei gyuçhorwyr, ac hebiaw hyny mse iddo gefnogaeth gref gau 
tnag wyth neu ddeg o Henuriaid Ltywyddol a Theithiol. 

Yr oedd tuag «gain o'r Saint o Switgerland.. Mae yr holl 
drafodaetìi yn gyfangwbl wedi hoiì yn ffafnol cyn belled, ac yn 
rhoddi addewid oheithiol am fordaitli gysurus ragorol. 

Mae y Cadiien, yr hwn sydd yn cithaf " do>c.i>euster ” yn siarad 
j’r pwynt, a gobeithiwu y derbyniant feudith Duw a* y llwydd- 
ant «11. 

Dyben ntwyaf neillduol y UytJiyr yma, modd bynag, yw i 
ynilioli â chwi ynghylch Uong arall. Mae prisoedd cludiad i’r 
Taleithi.au yn awr yn £ì> 10s a £<> y pen. llongau yn anaml ac 
yn anhawdd eu cael, ac i id oes yr un argoel presennol o gyf- 
newidiad ffafriol. Yr wyf fi wedi llwyddo hyd rtt hyn i gadw 
pris y cludiad i lawr yn £4 5«. ae yr wyf wedi bod yn chwil» 
er’s tair wytbnos yn i sicrhut llosg i'r llu mawreddog sydd i 
fyned allao dan Llywydiiiaeth Cadben Dan. ac. ntae genyf J 
cynnyg cyntaf o’m blnen yn awr am long Americanaidd new- 
ydd a gymmer tua <>G0 o eneiniau allan. Mae ari.ryw farsiand 
wyr yn ei cheisio. a geill gued unrltyw bris h ewyllysia hi ofyn. 
Os na chaf lii, n 3 i;wn yn y byd pa bryd y c»f yr un arall, aco» 
cnf fl liithau liefyd. gorfodir fi i o:'vu dim lUi nc, ,£5 y pen sni 
bob un mewn oedran, ac fe ellir ei c'nael i liwylio tr.a Boston ar 
tinrbyw arnser ag y bydd yn gyfleus i ni, dywedwcii tua’r 19e’ 

0 Ebrill. 

Mae y tymmor eisoes yn liwyrlmn, ac y mae yn o debyg fod 
4 neu 5, feallai 6 Uongaid i fyucd i fl'wrdd y gwanwyn liwn ar 

01 yr eiddoch ciiwi. 


UDGOEN SBION. 


109 


Tngwyneb hyn oll y gofyniarl yw, — Ai gwell y\r i mi sicrhau 
y llong hon,— y “Saundern Curling," perchenogion yr hon a 
ddywadasant mor dda atn ein pobì ni y fiwyddyn ddiweddaf yn 
newyddiaduron Caerefrog Newydd,— fel y nodais ai peidio? Y 
n;ae fy meddwî i yn gogwyddo at y meddylddrych o’i eheisio 
0 ? geill llogellau eieh hymgeiswyr ei sefyll, gitn na nyddom pa 
f'aint yn waeth y byddai arnom pe yr arosem ani un arall. Tros- 
glwyddsf y golygiadau hyn i chwi fel y caffwyf yr eiddoch 
fifiwrthau yn ol. 

Gwelwcli fod yn dda i roddi atebiad buan, fel y penderfyner 

si' y mater pwysig hwn yn ddioed 

Yùwyf, oich eyd-weithiwr Ifyddlori yn ngbasgliad yr Israel. 

F. 1 ). Richards, 


[Mwy na thebỳg y teimla rbai o’r ymfttdwyr sioînpdiga’éth o 
Iterwydd yr oediad a’r codiad pris íi awgrymir ucltod, etto 
credwn fod digdn o ddoethiueb gan y Saint i weied fod hyny yn 
nrí'odaeth anocheladwy ; ac o tan yr amgylchiadaii lifderir y 
byild y gyfran o’r ymfo.dwyr wt ydynt yn barod i gycliwyn yn 
amyneddgar i gydymdcimlo gyda. y ilcill ag ydynt wedi methu 
b«d mor ífortunus a'u hunain, er egni'o c« «oreu i iiyny. Yn llo 
bod mor hunanol ag ystyried oiu cyfleusderau ein liunain yu 
aaisí, dyry y ffaith o fo 1 eynnifer o blant Seion yn gallu casgìu 
ftin tiiref eleni fel eolomenod i’w Ifenestri, yn finteioedd rhy 
liosoît i gael digon o longau i’w citi !o yn mhrif bortbladd y byd, 
destun llawenydd ac amynedd i’r rbai a iawn brisiant y fraint 
« gael myned. 

Hysbyswn y sawl a all fod yn ofni i’r oediad hwn eu rhwy3tro 
f groesi y Piains yn brydlon, mai rlíẁgoí'al afretdinl yw liyny, o 
hfirwydd eiinillir amryw wythnos.ui o amscr ẃrth fyncd y 
Ih'rdd yr elir eleni rhagòr a g.ymmc-rid i fyned ar hyd yr lien 
tlonìd drwy Orleans Nfeẃydd, Ac nid oes perygl i’r I.Iyw- 
,'dd Riehards, na’ch gwas cliwitiiau gychwyn neb o’u brodyr 
iiibwii amser anmhriodol i’r daith. Mae y Llywydd Ricliards 
• n t'wneyd ei oreu, ac ni all wneyd yn well na Úògi y llong a 
‘toiia, ac anfonasom ato i’r perwyl hyny, gyda deisyfiad os yn 
oosibl gael ganddi gychwyn wytlinos neu ddwy yn gynnarach 
‘ Ur * mser a enwa yn ei lytliyr. Ceirei atebiad o bartlied i 


ÜDGORÎI SE!ON. 


110 

hyny y cyfie cyntaf, a phob hysbysiadau ereill perthynoi o 
ddyddordeb. 

Gorfoda yr amgylchiadau uchod ni i alw sylw yr holl yrnfad- 
wyr atynt, a doeth fyddai i’r sawl sydd a’i foddion yn brin 
drefnu éi hun yn ol hyny. Osbydd rhywun a fetha gyrhaedd y 
nod uchod, o bum punt, am fyned i’r Taleithiau ar ol methu 
pob treiaL hysbysed ni o hyny yn ddioed, a boddloned i aros 
hyd oni allo naill ai cael chwaneg neu i’r pris ostwng, ac, o’r 
olaf, dywed y llytiiyr blaenorol nad oes yn awr ddim tebygol- 
rwydd, eithr yn hytrach yr argoela waethygu. 

Yn mheliach, er calonogiad i’r ymdrech i schub y cyfleustra 
cynnygiedig. mae'u bleser genym allu rlioddi pob canmoliaeth 
i’r gamp-long hon drwy adnabyddiaeth, ac i'w Chadben fel dyn- 
garwr a ymideserodd yn dedwyddoli y Saint a aothant gydag 
ef o’r blaen. Ni*t yw ei mhynediad i Boston yn unrhyw anfan- 
teis i’r ymfudwyr, eithr yn liytrach byrha y fordaith a’r clud- 
iad gyda y rheilffordd yn- m'laeD. Dysgwyliwn chwaneg o 
enwau ar oi hyn; nid oes genym 600 cyflawn etto. — Gol.] 


CRYNODEB O DDYSGEiniAETII Y LLYWYDD DAN 
JUNES YN NGRYNGHOR MERTHYR. 

[Paihad o dml. 105] 

IJîí o ddyledswyddau pwysicaf arr.ll Llywydd yw cymmcryd 
ymfudiad y Saint mewnllaw-. a’i hwylusoa’i hol). egni. Y mae 
argoelion daroganus a sefyllfa gynhyrüyd y gorllewin fyd,— 
rhagrhedegwyr yr amsŵoédd drwg, yn bsthau i cliwi i’w dwy» 
ystyried, a’u dangos i’r 3aint yn mîiob lle yr elocb, gan eu 
cymhell yn mhob dull a alloch i wneutliur pob ymdrecb a 
allont i ymfudo; nad oes un math o esgus gan neb a fedda y 
modd rliag mynöd. Mae’r pyrth wedi eu liagor yn llydair,, a’r 
alwad yti uchel-floeddio ar bawb a alla.it ddyfod allan, nad oes 
gofyniad arnynt aros yma yn hwy i gario y gwaith yn mlaen. 
ond fod rliyddid i bob un ag a allo i fyned a chynnorthwy i 
lawer un ar.ghenog, Gelwir Llywyddion y Canger.au, a pliawb 
yn fawrion a bychain; y rhai sydd yn cael eu hystyried yn 
golofnau ac yn asgwrn cefn i’r gwaith yn y llefydd y maent 
ynddynt, y rhai sydd yn haelionus, a’u tai yn agored i’r Hen- 


DDGItON BEION. 


111 


uriaid, y rhai sydd yn cyfranu yn dda at y Llywyddiaeth, a’r 
Llywydd,— pawb yn ddiwahan! Aed y Llywydd newydd fel 
ysgubcll newydd, ac ysgubed yr holl gwbl a a!lo o'i flaen yn 
lân; peidied edrycli at ei hunan-les, a’r golled ar ol perabnau, 
&c., ac fe ofaia Duw atn dano, a phryd hyny Efe a’i bendithia 
ag ereill yn cu lìe,- pryd hyny a diin ynghynt y deuant i fewn, 
ac yr agorir llefydd ncwyddion. Mae eisieu eael ein gwared ni 
yr hen “ stonciau'’ yma ag sydd awr yn fwy o rwystr nng o 
gynnorthwy i ddwyn dynion i’r Eglwys,— yr hen Saint sydd 
wedi blino er’s hir amser yn Eabiion. Gwyn fyd pc gallwn 
ddadgorffoli lioll Gangenau Cymru i gyd trwy euhymfndo; 
canys nior gynted ag y gwnelem hyny yr elem i’r ehwarel i 
geisio meini newyddion,— pryd hyny y deuai cannoedd, îc, mil- 
oedd ir Eglwys yn fuan, ae eu gwaredid megys tynu flagodau 
fflamllyd o’r tân. Mae .y Llywydd Young wedi addaw y deuant 
i mswn pryd hyny, ac yr wyf innau yn ei gredu. a dyna’r ad- 
nod mw.yaf sicr a phendant sydd genyfi brofi y pwnc. Yr ydy m 
11 i 8 y d<í bod yn hir yn yr Egiwys wedi heneiddio a magu 

cynnifer o gyrn ar ein penau, hyd nes y mae dychryn ar y bobl 
ddyfod yn agos atom. Yr wyf fi yn meddwl gwneuthur fy 
rlian ; tuag at eu cael i mewn i’r Eglwys, drwy roddi fy Fare- 
udl Sermon iddynt, yr liyn a wnaf yn fuan drw- ddangoe fy 
nghefn iddynt yn lle y gwyneb a gasánt mor fawr, a chredaf 
nwi hyny fydd y bregeth sieraf o’r oll i argyhoeddi eynnífer"ag 
a argyhoeddir o honynt hefyd. 

Wm. Lewis, Ysyriftnydil. 


DYN MEWN SYNDOD ! 

P a beth a glywir ’nawr trwy’r byd 'i 
Ow! mae rliyw syndod i ni gyd! 
lihyw bobl sydd a elwir Saint, 

Sy’n brysio draw i’r wlad ddi haint. 

Beth, gwlad ddä haint,— pwy dd’wedodd hyn, 
îe wnaetli i lawcr fyn’d yn avn? 

Neb ond y Saintsy’n d’weyd o hyd. 

Mae Duw sydd yn eu galw ’nghyd. 


1 !î 


BUGOR.N 8*!OK. 


Pa betli yw’r rheswm, d’wedwch ìn , 
Yr aitf y Saint roor bell a hyn? 

Y rh'eswm dd’wedaf i ehwi’n hy, 

Ein Duw ay’n galw arnotn ni. 

Eieh Tâd sy’n galw. sut. mae hyn 
O dewch yn awr, rho’welt vrybod in , 
Fel gallora ninnau ddo’d i Dre’, 

Oa draw yn Utah mae y ile. 


A berdare. 


Wel tfwrdd a ni yn llnn i gyd, 

Gan groesi’r werydd ’nawr mewn pryd, 

Fel eatforo feddu’r dedw > nd ie, 

Yn ol gorehyrayn Breuin Ne’. 

6 PBKCKYCIf. 


AMEYWIAETHAU, &c. 

Pri.wED YK Ymfudwyií !!!— Drwy «ttnl y wasg hyd yn awr 
callwn livsbysu raai ar y 19eg EDrilI y eychwymi y llong o 
Lerpwl. Dydd Mercher y 9fed, sef wythnos t r Mercher nes.it, 
jmi 6 or qìocÀ y boreu y cychwyna yr Agerfad o Aberta . 
Trefned Llywyddion Mynwy. Merthyr.a Brychetniog y ílornn 

a’r innser goreu i fod yn Lerpwl erhyn nos Lun y 1 ® 
Ebrill. Pe catfem ni wybod y rlnfedi a ddi wirant fyned y nor' i 
hotio yn brydton, ceisiem ddealìtwriactii gan Gwmpeini y rbw - 
flfbrdit fel ag i hwyluso yr amean. Mae prisiau y ciuuiad i ro» 
y mòr wedi codi gyda piiob llongau ond llongau y ísain > 
£6 lüs yr wytbnos lion, ac argoelion gw aetliygu etto. 

Dwibysiaiiaü am Lyfuau o Mawrtu 14 iiyo 27.— Win. 
Lewis, £3 18s; Thoraas P.ees, £2; Tbomas Stephens, £3; 

S. Morgaos, 8s. 

Cynnelir Cymmanfa Ddwyreiniol Morganwg ar y 20ted 
• Èbrill. Cyhoeddir y Ueill yn y rhifyn m sat. 

Anfoner pob Uythyrau, yn cynnwys eirehion a tlialiadau 
i Da niel Caniels, “ Udgorn Siion” Office, Swansea. 


c V N N W Y s 1 A II. 


I I D. 


Cr\ iiodfb o ildysgeidiaelh y Llynydd 0. J n;cs m Nshynehnr Merthyr 
«olysyddiaeth.— Cyínewidiad y Ltywjddnelh Gynireie— Udjtorn Seioii 

— Aty Llywyddion..... 

Hysbys laii i Y 

Crynndrb o ddysgeidiaeth y Llywydd Jnnes 

Dyn ineim 

AHiiywiyetban, &c 


0T 

109 
10« 

110 
111 
llí 


ABERTAWY: 

AdUGBAíTWYD A CHYUOEDDWYD «AH D. JOME». 


UDGOÍtN SEION, 

NEÖ 

&mn íì ŵatnî. 


Bhif. 8.] EBPJLL 12, 1806. [Cri'. IX. 


ANNERCHIAD Y LLYWYDD BBIGHAM YOUNG I 
SENEDD DIRIOGAETIIOL UTAH, 

Yn ymgynnulliedìy yn Ninas Fiümore, Swydd Miìlard, Ehag- 
fyr 11, 1855. 

Fonedtiigjon y Cynghob, a Tuy y Cynnrychiolwyr, — Yn 
unol â gohiriad y Senedd Diriogaethol ddiweddal, yr ydym 
wedi ymgyiiDùll am y tro cyntaf yn y Cabidyldŷ, mewn ystaf- 
elloedd a adeiladwyd i ddybenion cyfreithiol, yn eisteddle y 
Uywodraetli. Gan nad yw yr ystafell yma ond aden ddeheuol 
y Senedd-dŷ a fwriedir ei gwblhau, er y dichon ei bod yn gyf- 
addas yn bresennol, nid oes ynddi y cyfleusderau, yr eangder, 
a’r ardderchawgrwydd a fyddant yn gyssylltiedig â’r adeilad 
pan ei orplienir yn ol y bwriad dechreuol. Pa mor belled y 
cyflawnir hyn trwy gynnorthwy y lywodraeth gyffredinol sydd 
yn beth anhysbys i mi, ond meddyliaf y bydd iddi gyfranu 
ychwaneg tuag at hyn, gan fod y gorchwyl presennol 12,000 o 
ddoleri yn ddrutach nâ’r swm a gyfranodd hi. Hyd oni roddir 
cynnorthwy ychwanegol gàn y Brif Senedd mae yr< ddyledus 
i’r Diriogaeth fod yn gyfrifol am y swm sydd dros ben, gan ei 
fod yn ddigon amlwg mai anghyflawnder y w i’r ammodwyr ag 
ydynt wedí rhoddi eu mhoddion a’u llafur tuag at gyflawni hyn 
orfod aros, ni wyddis pa hyd, i’r amser pan y cyfrana y lywod- 
rseth gyífredinol ychwaneg, er ei fod yn debyg yr ad-delid y 
Diriogaeth rhywbryd. 

S 


[Pris l <j. 


1!4 


UDOOltîf SE!ON. 


Yrydym wedi ymgynnull er ystyried achosioB ein Tiríogaeth 
ieuanc a chynnyddol, ac er ö'uríio y cyfryw gyfreithiau, rheolau 
a threfniadau a ystyrir trwy ein doethineo cyssylltiedig eu bod 
er lìeshâd cyífredinol y cyhoedd. 

Gyda theyrnged o tawl a dioichgarwch i’r Bod Hollwyboduä 
sydd yn rheoli a ilywodraetim y ceuedloedd fel y myno Efe, 
deisyfwn ar i ysbryd doethineb ein harwain yn ein gweithred- 
iadau. A thra y mynegwn deimladau caionau cydnabydduB o’r 
bendithion a’r trugareddau a estynwyd i ni, yr ydym yn ddi- 
olchgar i’r Hwn a’n eadwodd rhag cenfigen ac atgasrwydd gei- 
ynion cynddeirioglyd, ac a roddodd i ni etifeddiaeth dawel yn 
y dyffrynoedd neülduedig liyn. Chwydda ein calonau gyda 
chydnabyddiaeth am y fraint a fwynhauwn o geisio a chael 
goleuui a dealltwriaeîh fel, ar bob amser ac yn mhob lle, ein 
hysbysir gan yr ysbryd doethineb a gwirionedd sydd yn deilliaw 
oddiwrth yr Hwn sydd yneistcdd yn orseddedig mewn santaidd 
fawrhydi, ac yn preswylio yn nghanol ei deyrnasòedd. Er fod 
ei law geryddol wedi bo;l arnom, etto bu er ein digoni, a ehyd- 
nabyddwa ei fod fel triniaeth Tad tyner a geisia leshâd mwyff 
ei blant. 

Yr wyf wedi awgrymu ya fy annerchiadau hlaenorol i’r bobl 
hyn, arn i’r cyfreithiau fod yn eglur, yn rhwydd i’w deall, ac 
ychydig mewn rhifedi. Yr wyf yn anwybodus hyd yn byn o 
unrhyw reswra dros newid fy ngolyçiadau ar y pwnc. ond i’r 
gwrthwytíeb, fel y rhodda hywyd i mi brofiad, ac y dîwalia. 
profiad wybodaeth a dealltwriaeth, cadamheir fi yn yciiwanegol 
ynddýiit. Ns ddyhd newid cyfrcithiau ychwaith, os ydym am 
fwynhau Llywodraeth harhans ac heddychlawn. Maeyn iiysbys 
i mi fod materion personol a chymmydogaethol yn gofyn cyf- 
newidiadau, ac y dylai deddf-wneuthnriad mewn gwlad newyod 
ì'el hon, lle y mae anturiaeth, darganfydniaeth a gweHiant yn 
rai o brif uodiadaú y bobi, gydgerdded â hwynt, ac na ddylid 
ei rhwymo i lawr gan olygiadau cyíýngol ae hunauol, hen gyn- 
llyniau methiedig, neu gyfeilioraadau traddodiadol. Teyrnased 
ysbryd rhyddid ac haelioni yn ein holl weithredoedd, a byddwn 
yn sicr o wnenthur cyfreitliiau eglur a gwir anghenrheidiol, y 
rhai fyddant ganlyniadau daionus ein penderfyniadau. 

1 mae genym gyfrol lled dda o gyfreithiau, a’m cynghor i 
yw, cyliyd ag y parliant yn gymhwysedig at ein hanghenion, 


CDGORN SiMOS. 


115 


ac v bydiîant yn ddigonol gogyfer â thrafferthion dyfodol teb- 
ygol, peidiwn a’u haflonyddu. Nid oes yr un gyfraith a ffurf- 
iwyd gan y Senedd hon wedi cael ei aiddymu gan y Brií' 
Senedd, er ei bod yn hòni yr hawl o wneuthur hyny, yr hyn 
sydd yn un o’r pethau mwyaf gwrthnysig a chroes i werin 
lywodraeth — ynallusydd mor wrthwynebus a cbroes i egwydd- 
orion ein sefydliacìau rhydd íel na ddylid ei ymarferyd braidd 
ar unrhyw achlysur. 

Mcdd bynag, er goöhelyd rìiag hyn yn ogystal a llawer o 
ddadleuon ercill a allant gyfodi yn anffoüusi ddim ond gwaeth- 
ygua dyrysu y cyssylltìadau a fodolant mor afresymol etto yn 
heddychol yn y ffurfiad presennol o Dalaeth ymddibycol, ae er 
gcòod ein hunain tuhwnt i afaelion ymgecraeth, yn gydradd ag 
ereiil’yn oin hiàwnderau, a chaííael o hpnom benaduriaeth a 
rìiydd lywodraeth ein luinain, wedi ei sylfaenu ar yr egwyddor- 
iou ag ydyiit yn gyssegredig i bob carwr rhyddid Americanaidd 
f‘t y deilliai oddiwrth y bobl, cymhellwn chwi i ddilyn y mes- 
ìirau dechreuol er i ni gael ein derbyn i’r Cyfundeb. 

Yn ddarpariadol i hyny bydd genym gymmeryd rhifîad y 
bobl yn y Diriogaéth, a chynnal cymmanfa er ffurfio amabwys- 
saiìu llywodraeth. Hyderaf yr ýstyrir yr awgrymiad yma yn 
;a;nvl, fel pau ei gweloch yn ddoethineb i ni wneuthur cynnyg- 
iad am ein deiayniad i mswn fel Taiaeth, y gellir pasio y cyf- 
redhiau deehreuol yn gynnar. 

Hyderwn y meddianna y Brif Senedd bresennol ddoethineb 
1 tydnabod yr egwyddor o hunan-lywodraeth, ac ansawdd ein 
sefydliadaii rhyddion yn y fath íbdd &g i ddiddymu yn ei thir- 
■"gaethau y gyfundraeth atgas o lywodraethu Tiriogaethau yr 
ìion a ddc-iliioíîd o’r orsedd Frytc.naidd, a’u go 3 od yn gydradd 
>n yr iawnderau •yfundebaidd e. fwynheir gan y Taieitliiau yn 
l u trc i’niadau raewnoi, yn cael eíhol eu swyddwyr, a chynryeh ■ 
ioli eu hunain. 

unoi à ehyfraith a basiwyd gan y Senedd hen yn 1854-5, 
•.edi yr Anrhydeddus Orson Hyde i swyád Oareon, ac aetli yr 
Anrhydeddus Farnwr Gtiles a’r Pffai'âha’í Heywood gydag ef, 
ac mewa cyssylltiad & phersomm awdurdodedig o Galifornia 
-efydliasant y llinell gyfilnioi rhwng y Diriogaeth hon â’r Dal- 
aeth hono, yn mharthau dyffryn Carson, a chorffolodd y Swydd 

H a w-n. Fe dderbyniwyd y manylion yn nghylch hyny, ac 


UDfiOIÌh’ SEIOS. 


116 

fe’u gosodir o’ch blaen cyn hir. Ilyderaf nad atelir y daledig- 
aet ha ofynir am wasanaeth mewn eael allan ran o’n cyfflniau 
gorllewinol, er ei fod yn perthyn yn addasach i’r llywodraeth 
gýffredinol dalu y íath gostiau, gan mai ei gorchwyl hi yn 
fwyaf neillduol yw i edrych at sefydlu cyffiniau ei thiriog- 
aethau.- 

(I’w barhau.) 


LL'STHYR O’R DYFFRYN. 

Foi t Ephraim, Rhagfyr û, 1S55. 

Anwyi. Frawd Joses, — Yr wyf yn cymmeryd y cyfieusdra 
}\wn i ysgrifeni atoch, gan ofyn eich maddeuant atn na fuaswn. 
vn ysgrifeni atoch cyn hyn, ond nid oes genyf un esgus i roddi. 
ilros beidio, ond yn unig fy mod yn meddwl eich bod yn cael y 
newyddion bob ntis oddiyma trwy y Síar, &c. Pa un bynag a 
roddwch faddeuant ai peidio, gwn fod teimladau tyner fy 
nghalon yn gynes tuag atoch citwi, ac yn dymuno eich llwydd- 
iant, nid yn unig mewn pethau y byd liwn, ond yn y pethau 
sydd yn pertltyn i’eh tragywyddol ddyrchafiad yn nheyrnas 
Dàuw. 

Mae dros dair blynedd er pan eich gwelais y tro diweddaf, a 
diatnmheu genyf eich bod wedi gweled liawer o wrthwynebiad- 
au i Efengyl Crist yn Nghymru y tro h*vn. Yr oedd yn dda 
genyf glywed gan lawer fod olwynion efengyl yr Iesu yn troi 
yn gyflym yn Nghymru, ac yn achub llawer yn barhaus. Mao 
gogoniant égwyddorion Mormoniaeth, pa rai sydd yn cael eu 
hegluro yn barhaus gan wcision Duw yma, wedi dwyn serch- 
iadau fy nghalon i’w earu nwchlaw pob peth arall. Mae taerion 
weddiau fy nghalon ar ran y rhai gonest eu calon yn Nghymru, 
fel y byddo iddynt ufyddhau i’r efengyl dragywyddol cyn y 
byddo i genadon hedd gael eu galw oll adref. 

Mae arwyddion yr amserau yn y dyddiau yma yn galw yn 
uchel ar y Saint i fod yn ffyddlon, a thystia gweision Duw ytna 
fod pethau mawrion wrth y drws. Fe ddymunwn weled pob 
Cytnro gonest galon yn dyfod yma i ddysgu eadw y gyfraith 
nefolaidd. Mae teyrnas Iesu yn cynnyddu yn mhob parth o’r 
byd, ac fe fydd wedi lledaenu dros wyaeb yr holl ddaear yn 


UDGORN SEíON. 


117 


iuan iawn. Mae yr araser i’r Saint ddychwelyd yn ol i Swydd 
Jackson yn brysio yn gyflyra, ac yn nes nag y meddylia llawer 
yn awr. 

Yroedd yn Uawenydd gcnyf weled eich brawd Edward pan 
y daeth i’r Ddinas, ond yr oedd yn bur isel o ran ei iechyd, ac 
yr oeddwn yn ofni na fuasai by w fawr amser. Wedi iddo ddod 
yn oí i’r Ddinas o Fort Ephraim, aethyra i San Pete gydag ef, 
ac yr ydym ytna yn awr. 

Yr yoyra wedi clywed eich bod yn meddwl dyfod adref at 
eich teulu y flwyddyn nesaf; gobeithiaf y çewch daith hwylus. 
Mae Jane a’r plant yn iaeh; yr wyf finnau a’m tculu yn 
rawynhau ievhyd rhagorol. 

Gan fod eiuli brawd yn ysgrifeni atocii ni chwanegaf yn bre- 
sennol. Dywedwch wrtli bawb a ofynant am danaf fy mod yn 
fyw, yn iach, ac wrth fodd fy nghalon, a choâwch fi yn garedig 
atynt oll, yn neillduolat y brawd Daniels. 

Ni ychwanegaf yri bresennol, ond fy mod i a’m teulu yn 
cofìo atocii yn garedig a serclms. 

Yr eiddoch yn y eyfammod newydd. 

Rice W illiams. 

Gjrit o Swyddffynnon , ger Tregaron. 


LLYTHYR JOHN JONES, MFRTHYR, AT Y CADBEN 
DAN JONES. 

Merthyr , Mawrth 22, 1850- 

Y Brawd Jones, — Teitnlwn yn wir ddiolehgar i chwi am ateb 
ein cais, a rhoddi gwybod betli sydd genym i wneyd er dyfod 
yn ol i’r Eglwys. 

Gwyddom ein bod wedi gwneyd yn ÍY'ol mewn llawer o betli- 
a!I > ac w edi dweyd yn galeii am danoch chwi, yr hy n a achosodd 
ofid a theimladau anghysurus ynoeh. Elin a gofidus yw gen- 
ym yn awr i hyny fod, adymunwn eich flafr a’cli rnaddeuar>t 
yn ostyngedig am boh petli a ddarfu i ni achosi y teimladau 
lleiaf o anghysur i ehwi, a charem gael ein mynwesu genyclt 
yn eieh teimladau gorcu, a çliael eieh ffydd n’ch hyimidiried 
ynom, fcl drwy hyn a phcthau ereili y çynnorthwyir ni i sefyll 
rhyfcla, a gorehfygu y tro nesaf. 


ns 


ÜDGOEN SEION. 


Dymunwn faddeuant pawb o’r Saint ag ydym wedi aeliosi y 
teimladau annymunol a’r gofid lleiaf iddynt. Felly ar ein Duw 
yn erbyn yr Hwn y gwnaethom fwyaf, y gweddiwn am fiidd- 
euant, a gofynwn ei faddeuant Ef, y Saint, a chwithau yn enw 
lesu Grist, gan obeithio na fydd anghen y cyffelyb i wneyd 
byth etto. 

Cydnabyddwn i chwi wneyd yn iawn â ni yn ein torriad 
allan o’r Eglwys, ac na aliasech wneyd yn weil yn ol yr am- 
cylehiadau a fu; cyfiawnhawn cltwi yu ein hesgymmnndod. 

Yr wyf wedi oedi hyd yn awr heb anfon, o herwydd fy mod 
yn dysgwyl gweledMr. Wiiham Sims, acheb ei weled etto, ond 
yn ol y siarad diweddaf a fu rhyngom yr wyf yn rhoddí 
ei enw. 

Ydym eieli gostyngedig weisien, 

John Joniís, , 
W.M. SlMS. 


ATEBIAD Y CADBEH DAN JONES I’R LLYTHYR 
BLAEÄOROL. 

Abertawy, Ebrill 8, 1856. 

Anwýl Erawd Daniels, — Mewn atebiad i ofyniad John Jones 
yn y llythyr blaenorol am fy maddeuant a’m teimladau myn- 
wesol i, dywedaf mai pleserus iawn yw genyf gael teilyngdod 
yn ei eiifeirwch a’i ddymuniad i’m galluogi i faddeu iddo ar 
<lir cyfiawnder^ac addnwaf hefyd i gaiiw fy mynwes yn ddigon 
llydan agoreil i’w roesawu yn nes nes i’m calon yn gyferbyniol 
i w gywirdeb a’r awydd a ddengys i anrhydeddu y cyfreithiau 
a droseddodd, i adeiladu y deyrnas anwylaf, ae i lesoli fy mrod- 
yr a m cìiwiorydd cu a dristaodd. Ni all neh wneuthur hyn 
ond ei hnnan. Fy ngweddi i yw, ac a gaiif f'od tra y gwir 
deilyngo efe liyny, ar i n Tad grasol ag y pechodd i’w erbyn 
ganmil mwy nag i’m herbyn i, taddeu iddo, a’i nerthu drwy 
adyraweliad ei Ysbryd Glân Ef i ryngu ei fodd Ef bob amser, 
ac i orchfygu pob gelyn nes mwynhau bywyd ttagywyddol. 

Credaf md y Saint yn teilyngu ae yn dysgwyl cael deall ei 
deimladau cyn y gallant gyd-uno gydag ef a ninnau, na’i fyn- 
uesu fel y dymuna; o ganlyniad pe cyhoeddech ei ddeisyíiad 


ÜDGOllN SBION. 


119 


yn yr üdgoen, credaf y gwnelai les drwy fagu ymddiried a 
chreu undeb. 

Hyn yn unig a chwanegaf, fy mod i yn fy holl ymddygiadau 
tuag ato ef, fel yn awr, yn coôo yn ddwys mai dyn ffaeledig 
ydwyf yn ceisio rhodio y ffordd gul, ac y gofyna fy holl egni a 
a chynnorthwy Ysbryd Duw a’m brodyr er gallu myned i f'ewn 
drwy y porth cyfyng i’r bywyd, ac ni welais y dydd pryd na 
wnaethym ag ef fel y dymunwn fod arall yn gwneyd a myfi pe 
yr ymddygaswn fel y gwnaeth efe. 

Rhesymol yw meddwl yr hawlia y Saint hefyd i John Jones 
gymmodi â hwythau yn cl defcd yreglwys er ei dderbyn ef i 
mewn, fei y dylai ac fel y dyn una, coeliwn. SHiyngddoch 
chwi â hyny, nid fy eglwys i yw, ond eiddo Duw, a chwitliau 
yn awr ydycl) ddrysorydd y gongl hî.n o honi. 

. I)a fuasai genyf pe buasai W. Sims ei hunan yn eyd ddeisyf 
â J. Jones, ac er nad wyf yn aaimheu geirwiredd y llythyr, 
etto ymddifadir fi o’r pleser o gymmodi ag ef hyd nes y teimlo 
fod ceisio hyny y peth blaenaf a phwyeicaf, ac nid i’w oedi hyd 
amser cyfleus. Nid oes gyfrwngoliaeth dros y byw a esgeuluso 
ei ddyledswydd ei hun. Ni cheisiaf ond e geisia Duw, sef ei 
oreu i ddadwneyd y drwg. Dim llai nid yw yn edifeirwch. Yn 
awr gadawaf y peth yn eich llaw chwi; eich Meistr doeth a’ch 
galluogo i wneuthur yn ol ei ewyllys Ef, a boddlon fýddaf 
finnau. 

Eich cyd-was i Grist, 

Dan Joni>*. 


PENNILLION GWEDDIOL Y SANT TRALLODUS YN 
BABILON. 

0 Ddcw, C> Dduw, tragwyddol Dad, 

Pa bryd caf fyn’d i Seion fâd? 

0 fewn i’r Babilonaidd wlad 
’Rwyf wedi blino byw. 

CORUS. 

O Dad. gwareder fi o Babilon, 

Blinais, o blinais 
Fyw yn liwy ’n hon. 

0 Dad, erfyniaf arnat Ti, 

1 gyd-ymdeimlo â myfi, 


120 


CDGOBS SEIOÎf. 


Ae i bwyso’m trallod i, 

Yn ngwlad y cystudd mawr. 

Traliodion ar dralledion sydd, 

Yn blino’m hysbryd uos a dvdd, 
Beunydd ’rwyf yn rhodio’n brudd, 
Yn ngwlad y oystudd mawr. 

Treisir a gorthrymir fî, 

Gan rai nad ydynt blant i Ti,— 
Maent yn syehu’m hesgyrn i, 

Gan fainí fy nghystudd mawr. 

Anwiredd sydd yn aniihau, 

Á chariad brawdol yn prinhau, 

. Trais a goríhrwm sy’n mwyhau, 

Yn ngwlad y cystudd mawr. 

Cyfiawnder hofi’ a’i gartref cu, 

Yw gwrthrych sereh fy nglialon i, 

Am danynt beunydd mae fy ngliri, 
Yn ngwlad y cystudd mawr. 

O Dad. dysgwyliais yn barhaus, 

Gael myn’d o Babilon draiiaus, — 
i’y Nhad, na ddiystyra’m cais, 

Yn ngwlad y cystudd mawr. 

Dy Saint sy’n myned tua thre’. 

O’r Dwyrain, Gogledd. ac o’r Dë, 

Ond fi o hyd yn wael fy lle, 

Yn ngwlad y cystudd mawr. 

Mae cliwe’ chant ’nawr o’r Cÿmry cu, 
Yn myned draw a’m gadael i, 

Tn Babilon yn bruùd fy ngiiri. 

Yn ngwlad y eystudd mawr. 

Mae’m gobaith oediog yn gwanhau, 
A’m enaid beunydd yn tristâu, 

Fy ngofìd djbaid sy’n mwybau, 

Yn ngwlad y cystudd mawr. 

Dy angcl glân a’m galwodd i, 

0 Babilon i’th Seion Di, 

A cheisio wnaf nes gwelirfi, 

0 wlad y cystudd mawr. 

CORUS. 

0 Dad, gwareder fi o Babilon, 
Blinais. 0 blínais 
Fyw yn hwy ’n hon 


Ffünt. 


Tuos. Co.n'wa V- 


ODGORN SEtON. 


121 



UDGORN SEION, 


NEU 


ŵerett p £&iut. 



DYjDD SADWRN, EBRILL 12, 1856. 


Cyfnewidiar. — Y cyfnewidiad yn y Ly wyddiaeth Gymreig 
ac yn Ngolygyddiaeth yr Udgorn sydd yn wybodus i bawb a 
ddarllenasant hysbysiad yr Ilyglod Olygydd diweddafyn y rhif- 
yn blaenorol, ae yn awr hyderwn y cydymdeimla y Saint yu y 
modd mwyaf dwys â’n hanalluawgrwydd i droi yn y fath gylch 
eyfrifol a phwysig, ac i’w lanw fel y gwnacth ein Rnagflaeuydd 
galluoc&ch. Yr ydym yn mhell o fod mor hunanol ag i hòni 
yr un medrusrwydd mewn rliyfel ag îsen filw r sydd wedi bod 
yn y frwydr yn ymladdâ theulu’r fall megys am fywyd, a liyny 
o’r amser eyntaf y chẁyflodd fatiiar yr îesu dros fryniau 
Gwalia hyd yn awr, oddieitlsr yr amser y bu yn hebrwng llu o 
Saint yr Arglwydd i’w diddosfaft glud, y rhai a ennillodd o 
feddiant Satan i Deyrnas ein Duw ni mewn ychydig flynyddau, 
pan yn golygu y “Prophwyd.” Yn y cyfan’.ser aeth y frwydr 
morboetii ues gweddio o honosh am gael yr “ hen Gadben yn 
ol,” ac atebwyd chwi gan í'renin y breninoedd, yr hwn a ddad- 
guddiodd i’r Cadfridog yn Seion eich sefyllfa a’ch hawydd i’w 
weled, yr hwn a’i lianfonodd ef atoch drachefn, achawsom yr 
anrhydedd o ddyfod gydag ef a’r brawd Tliomas Jeremy oddi 
yno hyd yma. 

Gwyddo<;h pa mor hynod oedd sain yr Udgorn o dan olyg- 
yddiaeth fedrusddoeth ei ddiwedd&r Olygydd, ae am y buddug- 
oliaethau. aennillodd pawb yn ddieithriad ag a wnaethant yu ol 
ei gyfarwyddyd — mae yr oil yn arddangosiadau o addasrwydd 
ytudganwr. Yn fiaenaf fe’i gwelwyd yn r fyddin bob amser 
yn erbyn gelyr.îon y gwirionedd, ac y mae Duw Israel wedi 
nerthu ei fraicli ac wedi rhoddi ei Yébryd i’w arwain i ciinill 
oymmeriad diífycheulyd, yr hwn oedd ei darian diogcl. Mae 


122 


CDGOEN SËION. 


efe wedi myned a’n gacjael etto. es hyny rhaid yw chwythu 
drwy yr “ Udgorn” etto' tra mae y rhyfe! yn parhau. Er y 
dywedir fod Rwsia a Thwrci wedidyfodi ammodau o heddwch, 
ond coôed y Saint — milwyr y Brenin Iesu, nád ces dim “ hedd- 
weh” wedi ac na chaiff ei arwyddo rhwng Teymas Dduw á 
theyrnas y diafoL hyd nes y rhwymir Satarí ac y daw poh tafod 
i gyfiesu Crist yn Frenin dros wyneb yr hoîl ddaear. Duddug- 
oliaeth a ddymuna a buddugoüaeth a gaiff peb Saut ffyddlon, a 
gwynfydedig y w yr hwn a wna ei ran dau bob amgylctsiad fel y 
gwnaeth ein diweddar Lywydd. 

Aeth o’n plith nid yn unig ein Llywydd a’n Golygydd, ondy 
mae líawer o hen íìlwyr fíyddlon, grymus, a phrohadol hefyd 
wedi myned, 'ie, y rhai dewraf. Dyma gyftiewitìiad a chyftiod 
byth-gofadwy. 

Wele ni druain gweiniaid a rhy anmhrofiadol, ehwyehwi 
Lywyddion y Cynnadleddau yn gynnwysedig, wedi ein gosod 
vn ein llefydd i wr.euthur y goreu a allwn. eithr nid ydym 
megys rhai heb obaith, mae ein caerau amddiffynfaol a’u syl- 
faenau yn gadaraach ac yn uwca nà dynoliaeth, mae ho)l lu y 
Nefoedd o n plaid, mae y tnilwyr wedi ymarteryd ag aml brof- 
iad, ac fe all parodrwydd, ufydd dod, a dewrder ychwanegol y 
filwriaeth wneuthu? i fyny iawer o’r diffyg. 

Gyo filwyr anwyl, a gyfiawnwcli chwi ddiffyg eicb Llywydd 
ag;h Golygydd cydd ar hyn o bryd yn snfedrus, trwy gadw yr 
arfogaetn ddwyfol yn loew, a’ch eîeddyíau yn Hvm, ae y rnilwr- 
iwc.í wrth 6ain yr UuGoas, trwy yr hwn ni cheisiwn chwythu 
ond yr hyn fydd fwyaf dyddorol a llesiol. 

Yn awr, ynte, bydded i r.i oìl gyda ein gilydd i gyd-ymdrechu 
iifcc eyfiawni ohonom amcan ein Brenin, ac yr enciîiwn o dir y 
geiyn yn orehfygwyr i ben tŵr Seion, yr hyn yw gweddi 
calon eich 

Gostyngedig was, 

Daniel Daniels. 


Y “ SPAULDING STORY” NEU Y BWCI GWAETIIAF I 
RWYSTIiO LLU I DD’OD YN SAINT. 

rlroLon Olygyd»,— Cefais y fraint uchelradd o yrnuro â Saint 
y Dyddiau Diweddaf, a ciiael tystiolaeth foddhao) i mi íy huu 


ÜDGRON SEION. 


123 

0 eirwiredd Llyfr Mormon cyn i mi glywed sôn am y Bwei 
uchod; felly hawddach fyddai dryllio craig adamentaidd o 
saeth frwynen nag i neb fy narbwyllo i gredu msbi o’r “ Spauld- 
irig Bomance” y gweaed y Llyfr hwnw. Ond, nid folly pawb ; 
clywais rai pobl dieallua yn cyfaddef, mai y Bwci gwaethaf o 
bob hwdwg oedd yr ystori uehod i’w rliwystro i gredn yn 
nwyfoldeb Llyír Mormon. A gresyn meddwl fod nailoedd trwy 
y wlad yn bresennol, íe, yn Nghymm, yn «redu yn anysgogol 
mai “ Chwedl Spaulding'’ wedi ei harailegu yw Llyfr Äiormon! 
Fan y cyfeiriwyd fi gyntaf at y Bwci hwn, a llu o feibion y 
fall yn bloeddio “ Bô, bô,” gwyddwn, trwy y profion goreu a 
feddai Duw i’w blant, sef tystiolaethau teimladwy, eglurliaol, 
trwy yr Ysbryd Glân, fod LlyfrMormon wedi ei ysgrifoni trwy 
neu dan ysbrydoliaeth y Nefoedd. Ae etto nid oedd genyf 
brofion boddhaol i’r byd (er fod digon i’w caol) o ddwyfoldeb 
Llyfr Mormon, ae nad aralleg ydoedd o'r “ Spaulding Bom- 
anee,” fwy nag oedd gati y dall gynt i brofi fod Itsu ürist yn 
Fab Duw; nis gallasai ef ddweyd ond “ !le yr oeddwn gyní yn 
ddall, yr wyf yn awr yn gweled”. Nid òedd ei dystiolaeth ef 
yn eu boddloui hwynt, mwy nag y boddlonai fy nhystiolaetli 
intiau fj' nghymydogion. 

Cannwaith y teimlais fy nghalon yn ddolurus pan yn preg- 
ethu i’m cydgenedl, o eisieu na fuaswn yn gwybod pwy, apha 
fodd y lluniwyd y ’stori mai o’r “ Spaulding Bomance” y gwnaed 
Llyfr Mormon. Yn awr gyd-swyddog, frav/d. neti elrwaer, a 
elli di atteb pe gofynid i ti, gan bwy a pha fodd y lhmiwyd yr 
ystori ddiolcbgar ucliod, yr hon sy’n rhwystr i fiioedd i gredu 
mewn '“Mormoniaeth”? Meddylia rhai, o besibl, nad buddiol 
iddynt wybod am darddiad y r ystori uchod eu liunain gan eu 
bod wedi cael tpeciolaeth o eirwiredd Liyfr Mormon, ond y 
niaent yn camsynied, feddyliaf. Be y cyiiuddid brawd o fod yn 
euog o iofmddio dyn yn y fan ar fan y dydd o’r blaen, a ni yn 
gwybcd gwell, oni fyddai yn ddyledswydti arnosn i cliwilio am 
y tystion a’r profion a feddem nad oedd ein brawd yn y cyfryw 
le y dydd hwnw, er cadw ei fywyd? Byddai, medd pob rheswm 
a dynoliaeth. Byddai, medd Duw ei hun. Ond pa faint mwy 
pwysig ytna, pan y mae miloedd o onestion eu ealonau ntcwn 
sefyilia o golledigaeth o henvydd credu yr ystori ucltod, pan yr 
ydynnfi yn gwybod mai celwydd yw. “Diau ei fod yn ddyl- 


124 


UDGORN SJ310N. 


edswydd arnom os yw yr ystori mor boblogaidd ag y nodwcii,” 
medd llawer o’r Saint yn awr, ond odid. Mor boblogaidd, uîe? 
Pa argraffwasg yn ein gwlad, a’r gwledydd, 'ie, a’r byd braidd, 
ar nad yw wedi taflu yr y 6 tori hon allan mewu rhyw ddull neu 
gilydd? Pa newyddiadur neu gyhoeddiad sydd weiìi ym- 
ddangos ar r.ad yw yr ystori amrireddus iion wedi ar.harddu 
ei golofnau, 'ie. a pha bwlpud neu ystôl, os bu pregethwyr soct- 
yddoì arni, ar nad yw y *• Spaulding Story” wedi cael eu had 
rodd gyda bias oddi arnynt, ac wedi cael ei îlyncu yn Mytnynog 
gan eu gwrandawwyr ? Pa bentref neu dref sydd ar nad yw 
eu muriau a’u drysau wedi cael eu brithio gan “ hysbysiad” foii 
rbyw “ Barch” neu gilydd i draddodi darliíh ar “ ddechreuad 
Mormoniaethü” — “ ÁdmiUance — Six Pence ” neu “ Shilling each' 
cofîer!!! Ae yno hwy a dtwsient y ladg wen neu y “ Spaulding 
Story” hon, gau oi gosod ar ben pob poet i ddyclirynu eu 
gwrandawwyr, druain, rhag credu yn nw yfoldeb Llyfr MormoD. 
Felly y mae; ac y mae y Saint yn gyffredin yn rhy esgeulus i 
chwilio i fanylrwydd am darddiad yr ystori ucltod. nes y mae 
llawer yn analluog i wrthbrofi haeriadau y “ Peirclt,” ac i 
ddangos gwell i’w gwrandawwyr gonest. 

Mae yn wir y gall y Saint yn rltwydd brofi ei ddwyfoldeb 
mewn fíordd arall. a thrwy hyny brofì y “ Gpaulding Story” yn 
gau, a’i dyfeiSwyr yn ysgrifenwyr celwyddog ; etto y mae yn 
ddyledswydd aruora i brofî hyny yn inhob ffordd a allwn, hyd 
nes dileu pob anghrediniaeth am y ffaith. 

Heb achos manylu yn awr, digon fydd cyfeirio y darilcnydd 
at y “ Gwrthbrofion’ effetthiol i’r ystori uehod, y rliai a gy- 
hoeddwyd gan cin Hanwyl ddiweddar Lywydd Cadbcn Dan 
Jones. Mae y “ Gw. thbrofion” hyn yn rîtod ü hanes pwy a 
luniodd yr ystori, — b’ie a phwy a’i cyhoeddodd, a’r cynlluniau 
agy nimerodd piant y fall i bardduo ein crefydd santaidd a’r 
Llyfr yr liwn a wydáom ei fod yn air Duw, nes y ntaent yn doi 
eu ltunatn, ac yn cael eu d.il y n en twyll, Carwn i bob carwr y 
gwirionedd ddarilen y “ Gwrthbrofion” cyfeiriedig yn bwyüog. 
a diau 11«, di.y ry ef 0 i hyd oni fvdd wedi cacl ei argvhoeddi yn 
lluyr na fu ir Spaulding Itomance” ddirn mwy cvssv’ltiad â 
Llyfr Mprmon nag a íu rhyngddi â llvfr v “weddi gyffredin,” 
neu hanesHarri yr Wythfed ( eled y sawl a ewyllysio achub 
pechadur a cltuddio Uiaws ò anwireddau â chopi o’r traethawd 


ÜDGORN SEION. 


125 


hwn i bob Vicar, Curad, a Chlochydd ag ydynt bcunydd yn 
toiician tafod yr hen gloch hon, a phe caffai pob “ Gol,” 
“ Parch,” a “ Jaek” sectyddol gopi o hono, effeìthiau; y n well ar 
cu colyddion i wella y folwst a'u cordda nag y gẃna cerwiu 
gýffeiriawl a lloned gwlad o’r qu:acks . Gwneler hyn, frodyr, 
gyda brys, nes alltudio y “ Spaulding Romance” o’n gwlad, ac y 
cywilyddir ci thraethu mwyach. 

Gÿnt o Dre-Sior. Ti-io'mÍs Harhis. 


FFAEWELL I CADBEN JONES ! 

0 A N X H O M A S IUBEIS, OTSI O D E E ■ S I O R. 

Yn awr ar ol rhoi ffarwcl i’n Llywydd— tirion dad, 

’Rhwn ddaeth a gair y bywyd i’w enedigol wlad, 

Fy nheimlad sy’n ddrylliedig— fy nghaloa sydd mewn cur, 
Wrth ’mado, er dros enyd, â gwron dros y gwir. 

Fy rneddwl a eheda fel awel dros y lli’, 

1 Carthage, lle bu’n Cadben o fewn i’r carchar dŷ, 

Yn nghwmni’n hanwyl Brophwyd a’r Patriarch ei frawd, 
Heb ofni mîn y cleddyf, y byd, na’i ffroenllyd wawd. 

Do, profodd drwy ci ddewrder ar yr Amerig dir, 

Ei scl drcs Grist a’i weision, a’i gariad at y gwir ; 
Aberthodd bob anrhydedd a cbyfoeth gwag y byd, 

Gan roi ei hun a’i eiddo i Dduw a’i waith i gyd. 

Daeth yma dros yr eigion r.’i deulu gydag ef, 

I Gyniru— gwlad ei dadau, wrth alwad Breriin Nef; 
Cyhoeddodd yr efengyl — llafuriodd nos a dydd, 

Nes iddo ddwyn rhai miloedd i mewn i deulu’r ffydd. 

Pobgradd o’r Peirch ddo’ent allan gan fygwth yn ddi-bwyll: 

Ni ’gonc’rwn yr hen Gaptain — dangoswn ei faẃr dwyll 
Ond methu wnaeth filwaith — ’does neb all dd’wedyd llai, 
Fegiliodd y “colegwyr” o’i flacn a’u safnau ’nghau ! 

Aeth wed’yn dros y moroedd á llu o Saint ein Duw, 

0 ganol trais a gormes i Seion dêr i fy w ; 

Arweiniodd hwynt yn dadol dros fryniau creiglyd serth, 

* 11 r, ghanol pob rhyw drallod— bu ef i’r Saint yn nerth. 


120 


UDGORN SEION. 


’Nol iddo gyrhaedd Seion yn llonydd fatrr ni fu, 

Anturiodd drwy’r anialwch i blith anwaraidd lu. 

I chwilio ara htl Madawg sy’n ngholi mewn dyrys dir,— 
Ei fwriad oadd trosglwyddo i’r cyfryw grefydd bur. 

Cyn cyrhaedd ei lawn amcan. ’rhoes Brigham gynghor <:u 
I Ca<iben Jones ddychnelyd i Gymru atom ni ; 

Ni welodd hyny ’n ormod— fe gododd lan íel cawr, 

Ni dd'wedodd, ‘ Af os gallaf,' ond * ’RwyF yn baroo ’nawh.' 

Dros y mynyddoedà creiglyd a’r moroedd eang daeth, 

Nes cyrhaedd Gwalia etto, îieb achwyn, er ei daith ; 

Ei lestr oedd yn orlawn — diwallodd ar bob llaw, 

A’r dyfroedd bywiol ddygodd o’r bur ffynnonell draw. 

Bu yma dros daîr blynedd yn Flaenor yn y gâd, 
Aberthodd bob rhyw deimlad er gwneyd i’r Saint leshÄii ; 
A hwythau orfoleddent wrth dderbyn ei wir ddysg, 

Nes teimiir cynnydd heddyw o gariad yn eu mhysg. 

Bydd y eyfrolau gwerthfawr a ysgrifenodd oll, 

Yn dystion o’i ddiwydrwydd — byth, byth nid ânt ar goll; 
A’r miloedd argyhoeddwyd trwy ddarllen y rhai liyn, 

Er cysur iddo welir yn llon ar Seion fryn. 

\ n awr mae gwedi cychwyn o Gýmru’r wy thnos hon, 

A chwe’chant dan ei ofai yn dringo brig y dòn ; 

Achosa hyny etto i Satan ’ddechreu gwau 
Celwyddau câs, a’u chwythu drwy ei brophwydi gau. 

>íl fe mae’r gau hrophwydi a dystient ?r eu iiynt — 

“I Cadben Jones i werthu’r holl Saint i Cuba” gynt ? 

Os ydynt gwcdi marw mae’u brodyr etto’n fy w, 

A rhyfedd os nag unant ddweyd celwydd o’r un lliw. 

Farwel ein hanwyl Fúgail, ein Llywydd, îe, em Tad, 
Hwyluser chwi a’ch cwmni i gyrhaedd Seion wlad; 

I’ob hwyl fedd Saunders Curling fo’n llawn o ddwyrain wynt, 
I’ch cario tuag adref yn gyflpm ar eich hynt. 

Atertawy, Ebrill 10, 1856. 


UDGOBN SEIOS. 


127: 


ENGLYNION AE YE ÜN TESTÜN. 

GAfî JOHS DAVIES, ÖTJÍT O FJälItlON. 

Y C;idben llawen a’n Uŷ.wiodd — ’medy 
Am ade<ç o’i wirfodd; 

A o’i faes mewn teilwng fodd, 

Llu gerwin hylí a gurodd. 

Un nerthaw 1 a’i gynnorthwy— fu ein Dan, 

Fe’n denodd o’n gofwy ; 

Un da’i focs — un wnacd yn fwy, 

Tra yma ’rocdd yn traniwy. 

Trwy’i fywiol ddwyfoí ddysg — cawn ei addef, 
Cynnyddodd ein haddysg, 

A thrwyddo daeth maetli i’n mysg, 

A gemau yn ddigymysg. 

Bçunydd ein Llywydd mewn llwydcìiant — fyddo 
A’i foddwl ar welliant; 

Gan fyw’n dduwiol— siriol Sant, 

A’i gynnydd i ogoniant. 

Abertawg, Ebrill 4, 18£iÖ, 


CAETH-FASNACHAETH YE AMEEICA. 

i x annerchiad diweddar Llywydd Talaeth Missisippi eeir ei 
phenderfyniadau canlynol:— “ Os gwna’r Brif Senedd (neu v 
Jjywodraeth gytfredinol) wahardd caeíhfasnachaeth mewn un 
ril0ü!l ’ ®’ 'hwystro mewn unrhyw Diriogaeth; neu rliag 
’nyned lie nad oedd o’r bìaen pan mae cyfìeustra i byny; 
yrayraeth mewii unrhyw fodd yn erbyn gweithiad caethion y 
naill Dalaeth mewn Ialaeth arali, ueu beidio derbyn unrhyw 
inogaetn ì r IJndeb yn oi hiawn amser megys Talaoth o her- 
v.v<lcl ei diaethfasnachaeth, bydd i Dalaeth Missisppi godi yn ei 
ìirfau" dr ° S e * ilÌ!twnderau > a mynu eu cynnal pe drwy rym ei 

m mae yr un teimlad (dros gaethfasnacbaeth) yn ymlosgi 
m n a j*§A ange wae,J1 - vfi >' n Nhaieithian y Deheu, mae yr un 
or , rw( i yn y gogledd i’w herbÿn. Dealla pawb a ddarllenas- 
fj a u- i >! ’ blaenoroi ar >' Pen yma fod Tiriogaeth Eansasyn 
•infrwi ‘, w ^. i: r rhyngddynt. Mae y Dcheu wcdi ac yn parliau i 
óẁn !î“ í ymaefydlw yno, gan anfon arfau iddynt a swydd- 
a’rrhftí !' , loi 1 'J’ blaenori pán yr elo yn lrwydr rhyngddynt 
m JZ \Z Gog í (;dd wedi eu hanfon i’w pvrrpas hwytiiau 
rhydd” u f aetbfa8n a c haetb, ac er caoì ICansas yn “ Diriogaeth 
a’/’ ì, ai . sc .°j lwn , Eansas, collwn yr holl sydd i’r dwyrain 

ei hennil/w ( meddai y Deheu wrth eu gwyr). amynwn 
noill wrth tfroen y magnel a blaen y bidawg. Mao crogi 


ODGOBN SEION. 


'ti)2 

yn rhy ddai fradw vt damniol y Gogledd, &o.” Meddaiy Gogledd 
wrth ei gwroniaid hitiuu ar yr un pryd “ Gwaredwch Ransas 
o’ch ymosodwyr miUinig trwy rym eich harfau a phrawt 
chwerw o’ch dewrder i’r myrddwyr, y lladron,” &c., &c. 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Yk Ymfodwye. — C afodd trigolion y dref hon oglygfa yeh- 
wanego!, îe, bregeth effeithiol, trwy weled llu o Saint yr Ar- 
glwydd yn cefnu arnynt' a’u gwyneban tua Seion. Prydnawn 
dydd Mawrth cafodd heolydd y dref eu hrithio ganddynt ; yr 
oeddyn destuu syndod i’r byd i weìed eu eariad a’u hundeb— 
y naiii yn eynnorthwyo’r llall gyda’u luggenje, eu plant, &c., ae 
nid oedd neb yn gorphwys nes oedd ei frawd wedi gorphen. 
Borcu dydd Mercher, y 9fed, gwelwyd y llu nr fwrdd yr ager- 
fâd, ÿn barod i gychwyn tua Liwerpool. a’u calonau yn llawen, 
ac yn dywedyd yn eu hymddygiad wrth y rhai a wylent ar eu 
hol_. Nae wyiwch o’n plegid ni, eithr y nme mwyoachos i 
chwi wylo oblegid eich hunain ac oblegid eich plant.” Yr oedd 
ein Hybarch Olygydd a’n Llywydd Daniels ganddynt fel tad 
vn eu hyfforddi ar y bwrdd, acfe aeth ganddynt i Liyerpool. 
Ÿn y prydnawn ymadawodd y Brawd D. Jones gyda’r ager- 
gerbyd i’w cyfarfod yn Liyerpoo), er darparu iddynt letty 
cysurus, &c. ; ei fwyd a’i ddiod yẁ llesoli’r Saint Llwyddiaot 
iddynt oll medd miloedd heblaw— T. H. 

Oymmanfaoedd. — C ynnelir Cymmanfa Ddwyreiniol Mor- 
gar.wg ar y 20fed o Ebrill, Sir Frycheiniog ar y 27ain, Sir 
Fynwy ar y 4ydd o Fai, Gorllewin Morganwg ar yr lleg, 
Llanelli ar y 18, Caerfyrddin ar y 25ain, Sir Benfro ar y laf o 
Fehefin, a Sir ADerteifi ar yr 8fed. 

*,* Anfoner pob llythyrau, yn cynnwys eirchion a thaliadau 
i Danieì Daniels , “ Udfjorn Seion ” Office, Swansea. 


C Y N N w y s 1 A D. 

Annerchiad y Llywydd B. Youus i Ssncdd Diriogaeihol Dtali 

Llythyr o’r Dyfl'ryn 

Llythy r Jolm Junes 

Atebiad 

Pennilüon Gweddiol 

Gotygyddiaetb— Y Cyfnewidiad 

Y Btvci fiwaetbaf.. 

Ffarwel i Cadhcn Dan Jones 

Rnglynion ar yr uii testnn 

Caetht'afnachaelh yr Anierica 

Amiywiaethau, dtc 



tiìb, 
. 113 
. 116 
. 117 
. 113 
. 1)6 
. 121 
. ÌÜU 

. 15 3 
. 157 
127 
. 126 


ABERTAWY: 

ARGRAWWY» A CHYHOBDDWYD GAN D. DANIELS. 



i$>erni \> ŵìtm. 


Rhip. 9.] EBRILL 26, 185G. [Cvp. IX. 


MILFLW YDDIANT. 

GAX TH0MA8 HAHRIS, GYNT O DRE-8IOR. 

Wrth v gair !iwn y deallwn unrhyw fìl o fìynyddoedd pa un 
bynag ai o dan deyrnasiad drygioni ynte oyfiawnder. Und 
wrtli “ Y Miljlwyddiant ” yn gyffredin deallir am ryw fil o fiyn- 
yddoedd neillduol a nodir am danj nt yn yr ysgrythyrau, yn 
mha raí y bydd heddwch yn teyrnasu — sabboth mawr y gread- 
igaeth, o’r hwn nid yw yr holi sabbotliau a’r jabilees ereill ond 
eysgodau. Y mae yn ysgrifenedig yn ngair yr Arglwydd, fod 
“mil o flynyddoedd megys un dydd, ac nn dydd megys mil o 
flynyddoedd giuiddo Kf.” Ynacanfyddwn yn eglur fod saith 
mil o flynyddoedd yti saith o ddyddiau gan yr Arglwydd, a’r 
feithfed, neu y mil blynyddoedd diweddaf i fod yn sabboth ueu 
yn jubili drwy yr holl greadigaeth ; gorphwysfa a rhyddhâd 
oddiwrth gaethiwed a gofìd. 

Y sabboth cyntaf a benodwyd i ddyn oedd y seithfed dydd. 
yr hwu a gafodd ei santeiddio a’i neillduo gan y Creawdwr, a« 
)r oedd i gael ei ystyried gan ddyn fel dydd o orphwysfa iddo 

Iiuh, ei deulu, a’i wasanaethyddion, ynghyd a’i anifeiliaid, 
ac hofyd dywedir fod yr Arglwydd wedi gorphwys oddiwrth ei 
holl waith. 

Neillduwyd sabbotli arall i blant Israel. (Gwel Lef, xxr.) 
oedd hwn i gael ei gadw bob saith mlynedd. Yr oedd yn 
‘abboth i’r ddaear i orphwys oddiwrth gael ei gwrteithio, a« 
9 [Pris 1 g. 


130 


UDGORN SEIOS. 


liyd y nod yr hyn a dyfa3ai o hono ei hun nid oedd yn jraaiaî- 
áol i‘w gasglu i mewn, ond i fod yn rhydd i bawb i gymmeryii 
o hono yn y fan lle y tyfasai. 

ìs'id yn unig i’r ddaear yr oedd y seitlifed flwyddyn hon yn 
orphwysfa, ond yr oedd yn fath o jubili, yn yr hon yr oeiidy 
gofynwr i faddeu i’w ddyledwr — y gwasi fod yn rhydd oddi- 
wrth ei feistr, &e. Y trydydd sabboth neu jubili a fu ondd y 
ddegfed flwyddyn a deugain, cyfrif saith mlynedd saitli waitìi* 
(Lef. xxv, 16.)— “A santoiddiwch y ddegfed flwyddyn a deu- 
gain, a ehyhoeddweh ryddid yn y wlad i’w holi drigolion : jubili 
fydd lii i ehwi ; a dycbwelwch bob uu i’w etifeddiaetli, 'ie, dych- 
welweh bob un at ei deulu.” 

Betii benag, neillduwyd yr hoil sabbothau liyn gan rr Ar- 
glwydd, achafodd ei bnbl yn yr amseroedd gynt eu mwyuhau. 
lítto. dywed yr apostol a ysgrifenodd at yr Iíebreaid, “ Canyspe 
dygasai yr Iesu hwynt i orpljwysfa, ni soniasai efe ar oi iiyny 
am ddiwrnod arali.” Cyfeiria yma at orphwysfa ddyfodol.o'r 
hon nid oedd yr holl sabbothau a’r jubiìees a fu ond megys 
blaenbrawf o lioni. Yr orphwysfa hon sydd i gael ei mwynhau 
gan Saint Duw am fll o flwyddi, dros ba amser bydd Satan yn 
glöedig yn y pudew diwaelod. ae ni thwylla y cenedloedd niwy 
ach hyd oni ehyflawnir yr amser. Y meirw yn Nghrist sydd i 
gael eu hadgyfodi ar ddechreuad y tuil blynyddau hyn, ac h'wjr 
a deyrnasant gyda Christ megys breninoedd ac off'eiriaid hyd 
nes y bydd y mil biynyddoedd wedi diweddu. Dyna’r adgy- 
fodiad cyutaf. “ Gwynfydedig a santaidd yw yr liwn sydd a 
ritan iddo yn yr adgyẁiiad cyntaf: y rhai liyn nid ocs i’r ai!- 
farwolaeth awdurdod arnynt, eitbr hwy a fyddant offeiriaid i 
Dduw ac i Grist. ac a deyrnasant gydag ef fìl o flynyddoedd.' 1 
Pwy byuag a deimla i ddarilen yr ugeiníed bennod o’r Dad- 
guddiad, fe gaitf lawer o fanylion ychwanegol mewn cy ssylltiad 
â’r “ Milflwyddiant, í ’ pa rai sydd yn ddigon eglur i’r cylfredm 
i’w deall. 

Os bydd y gofynrad yn codi yn meddwl rhywun,— l’a lef 
bydd y Saint adgyfodedig hyn yn teymasu yn ystod ,v Mil 
blynyddoedd? dywedaf fod y löfed adnod o’r 5med bennod o’r 
Dadguddiad yn ateb fel y canlyn : _ “ A t a deyrnaswn ar y 
ddaenr /” 

Yn awr, gwel y darlienydd ystyriol fy mod wedi nodi ẁj 



ÜDOORB SEtOK. 


531 


ffaith bwysig, sef yr amscr a’r lle, (yr amser yn fil o flynydd- 
cedd, a’r llo ;>r y ddaear). Yn bresennol, ddarllenydd, dere yn 
y blaen yn mheliach, er chwilio am ífeithiau ereill sydd mewn 
cyssylltiad â’r tnil blynyddoedd hyn o deyruasu ar y ddaear 
gyda Christ. 

Y prophwyd Zechariah a’n liysbysa y bydd “ Un Arglwydd, 
a’ienw yn un, ac Iife a fydd yn Frenin ar yr holl ddaear.” loan 
hefyd a ddywed y daw “holl deyrnasoedd y byd yn eiddo ein 
Harglwydd ni a’i Grist Ef.” Dauiel a dystia y bydd i’r “Fren- 
iniaeth a mawredu y freniniaetli dan yr holl nefoedd i ga,el ei 
rlioddi i bobl Saint y Goruchaf.” Acmewn man araíl dywed — 
“Eithr Saint y Goruchaf a dderbyniant y freniniaeth, ac a 
feddiannant y freniniaeth hyd byth, a hyd byth bythoedd.” 

Gallwn ddyfynu ychwaneg o ysgrifeniadau y prophwydi i 
brofì liyn, ond os na foddlona y darllenydd ar dystiolaethau y 
tri blaenorol, tebyg y w na fyddai iddo gaei ei foddloni pe dy- 
fynwn ychwaneg. 

Oddiwrth y dyfyniadau blaenorol y mae yn ymddangos y 
bydd, yn y mil blynyddoedd, i'r lioll groes ffurfiadau gwladwr- 
iaethol a chrefyddol a fodolant yn fíaenorol i gael eu llyncu 
fyny i un undeb perffaith— un lywodraeth gyflfredinol— heb un- 
rhyw gyfreithiau ond cyfreithiau o osodiad Duw, a’r Saint i 
weinyddu ynddynt; a’r unig offeiriaid perthynol i’r cyfnod 
dedwydd hwnw fyddant rai adgyfodedig. 

Dichon fod y darllenydd yn dywedyd:— Mae arswyd yri dal 
fyenaid! syllaf mewu syndodü yr wyf yn rhyfeddu!!! Beth! 
y llywodraethau Ewropaidd — y werin-lywodraeth American- 
aidd— y llywodraethau gormesol Indiaidd — amherodraeth hel- 
aeth China— teyr^asoedd cymmysgedig Asia ac Affrica — 
hwythau lliosog yr anialwch, a thrigolion dirif yr ynysoedd 
011— oH i gael eu difodi — i ddystrywio — neu i f’yned yn un — un 
corff gwlad wriaethol ~ un amherodraeth heddycliol — un Ar- 
glwydd, ac un Brenin dros yr holl ddaear. 

D, a thestun a wna i’r byd i synu mwy o’i Iicrwydd yw 
meddwl y bydd i’r gwahanol bleidiau, env adau, credöan, a 
ffyddiau dynion, pa rai sydd yn wascraredig drwy y byd, oll i 
hbi o flaen pelydrau dysclaeriacli dwyfol wirionedd, yr hwn a 
5 mledaetia nes amdoi gwyneb yr lioll ddaear. 

Y miloedd defodau oíergoelus paganaidd oll a ysgubir yn>- 


332 


CDGORS SEIOIf. 


aîtìi. Enwati eu dirif eilun dduwiau a syrthîant i ebeígofiant, 
heb sôn am danynt mwyach. 

Ar v ddaear bydd un Brenin. un A.rglwydd, a’i enw yn a n. 

A all rhywun adnabyddus â’r natur ddynol, ac â sefyllfa 
bresennol gwledydd a ehrefyddau y byd, gredu y eymmer y 
fath gyfnewidiau dirfawr le. Arweinir dyn bncdd i waeddn: 
Anmhosibl. Er hyny nid oes lle i ddewisiad ond rhaid credu yr 
oll neu anghredu y prophwydi. 

Arweinir y darllenyddyn naturiol i ymholi trwy b» gyfryng- 
au v cymmer y fath gyfnewidiau le -y fath chwyldroadaurhj- 
feddol a digyffelyb. 

Yr ystyriaeth gyntaf a phwysieaf ag sydd yn ymgyunygir 
nieiidwL wrth oln-. ilio y propliwydi ar y pwnc hwnyw. tod 
I)uw i cstyn allan ei law yr ail waith er adferyd tí Israel it 
thŷ Juda i’w hiawnüerau cenedlaethol, i flfafr l)uw, aci’w tir 
eu hunain. Ymgasglant o blith pob cenedl dan y netoedd, gyda 
eu iiarian a’u haur, a’u holl drysorau drudfawr, &c., niewi' 
llongau, agerfadau, ac ager-gerbydau, ar geffylau, inulod, 
eamelod, ac ar anifeiliaid cyflym, gan ddefnyddio pob cyfleus- 
dra a ellir ddyfeisio. Cymmer yr ymgasgliad hwn le gyda Hnw 
gadarn. gyda braich estynedig, a chyda llidiawgrwydd tywallt- 
edig. ac mewn gair. braicli Jehofa a ddynoethir o flaen llygaid 
y cenedloedd, niewn arwyddion, mewn rhyfeddodau, mewu 
gwyrthiau, mewn dadguddiadau, mewn barnedigaethau, ac 
niewn tosturi. 

Y d.yfroedd a ranir. a’i bobl Ef a arweinir trwyddynt yn 
droed-sycb. megys ag yn y dyddiau gynt. Y mynyddoedd s 
Jeimlact ei allu, ac a doddant fel cwyr; a therfynau y bryniau 
tragywyddol a grynant yn ei ymddangosiad ; canys Efe 3 
rwygay nefoedd, ac addaw i waered, ae a wna bethau ofnadwy 
— pethau nad ydys yn dysgwyl am danynt. Efe wna ddywed- 
yd wrth y gogledd “ dyro fyny,” ae wrth y delieu “ nac attal: 
d wg fy meibion o bell, a’m merched o eithaf y ddaear.” “ Efe 1 
gyfyd faner i’r cenedloedd, ac a gynnull grwydriaid Israel, ac» 
gasgl wasgaredigion Judah o bedair congl y ddaear.” Y gallu 2 
aiulygwyd yn nygiad Israel o’r Aiflt gynt ni fydd i’w gyW' 
haru, ni ddaw braidd i*r cof neu i’r meddwl, pan ei cyferby n ' r 
á’r adferiad tuawrcddog ag sydd yn aros y bobl hyny. 
tynged y cenedloedd yn crogi ar y pwnc hwn megys ar beg " 11 


UDGOHN 8KU>N. 


133 


Eu bcnJitiiion üwlmlwriaethol a ciiret’yddo!, neu eu melldithion, 
ie. ìiwwn gwirionedd. y mae eu bodoliaeth yn ymddibynu ar y 
llwybra siymnieraiit mewn cyssylitiad â gwaith Duw yn casglu 
ei liobl ísrael. Gnliaiit- wrtliwynebu, a cliael eu cbwyrii-daflu 
iddystryw megys Pharaoh gynt; neu, gallant gynnorthwyo, a 
a çhael eu beuditbio rnegys Huth. Gallant ddyfod i gyi'iimmod, 
a. bod yn gyfranogwyr o’r bendithion gyda éi ddewisedig bobl ; 
neu aatbmt lyuu gyda eu ooel-grefyddau, u’u triuidodiadau 
sectyddol, a tìirwy liyny gael allan eu bod yn rhyfelti yn erbyi) 
Duw, nes y byddo gorseddau wedi eael eu bwi-w i’r ilawr, a’r 
í'aro wedi en rhoddi i Saint y Gorudmf Dduw. 

Am brofion ysgrytliyrol o’r pyneiau pwysiff yma, cyfeiriaf 
'y darlletiydd i ddarllen yn ofalus ysgrifeniiidau y prophwydi, 
yn neilduol eiddo Esaiah, Jeremiah, Ezeciel, Dauiel, a Zecliar- 
iab. Rliai o'r rt'eithiau inwyaf dyddorol luewn perthynas i r 
pynciau pwyíig 1 1 y n n. gcir yn Esaiaii xi, Ezec:el xx, Jer. xvi, 
Zeeh. xiv. Y darllenydd muuwl wna guníod geirwircdd y svl- 
wadau blaenorol. tieb le i aimnìicuuetli, ac yu miieijach o lawer 
nas gellir dywedyd yn bresennol. 

Y mae Ail (Liyfoiìiwl >/ Mesiuh yn dal cyssylltiad agos à’r 
adferiad rbag-grybwyliicdig. Bydd ei ail ddyíodiod yn beisonol 
a gwetedig ; yn gymnmint felly ag oerìii ei ddytoiìiad cylitaf. 

Enoeli, y saithf'ed o Adrìa. p (ldywedodd y byddai iddo ddy- 
fod'gyda myrddiwn o’i saint. 

Job a dystiodd y byddai iddo sefyll ar y ddaear yn y rìydd 
diwediiaf. gan ddywedyd, •• caf weled Duw yn íy ngiinawd.” 

Esaiali a’i darlnnia yn dyfod niewn dialeod i ad-da!u y dryg- 
ionus; gan satlirn y bobl yn ei ddig, a’u mathru yn ei ialiawg- 
rw ytiii ; ei foil yn li.yfod fel mewn rhyfel gerbydun tanllyd i 
ddystrywio ei eivnion, ac er llawenydd a gwaredigaetli i’w 
fMÌat, sef y rliai liyny a. grynant wrth ei air Ef. 

làiuiel a’i gwelti'ld y«i dyfod yn ngiiymylau y nef. 

Zcehariub a rbag-ddywedodd y byddai e. dracd i sefyl' ar 
bynydd yr Oiewydd. er gwaredigaeth israel, ac er dystryw eu 
«elynion ; v lmasai i’r inynydd yinoilwng o dan ei draed, ac 
> bollti, gan adael dytl'ryu yn ei le; y byddni i’r hull saint i 
'Wyfod gydag Ef, ac y bydd Jerusalem a’r Iuddewon yn sant- 
íiiild o’r dydd hwnw allaii; ac y l>y .d yr lioll genedloedd trwy 
) gwledydd nnngylc'iynoi yn mymd i Jeiusajein unwaith yn y 


134 


CDGORN SK10N. 


flwyddyn.i addoli y Bìcnin, svf Arglwydd y lluoedd, ae i gadw 
gwyl y pebyll. 

Malachi a dystia am ei ddyíbdiad, gan yniboii pwy a oddef 
ddydd ei ddyfodiad, a phwy a saif yn ei ymddanuosiad. oblegid 
y- byddai fel tân y toddydd, fel sebon y golchyddion, ac y bydd 
i'ddo eistedd fel purwr a glanliâwr arian. 

Pedr a rag-ddywedodd y byddai i’r Icsu ddyfod mewn tán 
fflamllyd, gan roddi dial; liefyil. y byddai iddo fyned at yr 
luddewon, ar ol iildo gael ei dderbyn gau y Nefoedd liyd amser- 
oedd adferiad pob petb. 

Dywedodd yr lesu hefyd y byddai iddo ddyfod syda’i angyl- 
ion santaidd, ac y byddai nertlioedd y nefoedd i gael eu lm- 
gwyd; ac y byddai dystryw i gymmeryd lle. yn debyg i’r hyn 
a fu yn nyddiau Noe, ac yn nyddiau Lot. 

Tystiai yr angrlion ar yr amser yr adgyfo'îodd o’r bed«l. y 
byddai iddo etto ddyfod yn yr un dull ag yr esgynodd, hyny 
yw, yn tersonol, yn gorfflirol, ae yn weledig yn nghymylaa 
y ncf. 

Y mae Dadguddiadau Ioan yn cadamhau ail-ddyfodiad y 
Messiah, ae hyd y nod yn eglur» y bydd i’w elynion ei weleil, 
ae y galnra holl lwytnau y ddaear o’i hcrwydd, ac yn diweddu 
eì gyfrol gan ddywedyd, ■* Amen. Yn wir tyred, Arglwydd 
lesu.” Yn awr, y mae yn ffaith fod yr holl dystioiaethau nyn 
yn cyfeir o yn ddieithriad at ei ail ddyfodiad, ae nid at ei dilr- 
tbdiad cyntaf; cahys yr oeild ilawer o honynt wedi eu llefaru 
ar ol ei ddyfndiad cyntaf. ac y mne yr ofl o honyut yn desgrifio 
aiugyìchiadiiu hollol wahanol i’r cyfryw a berthynent i’w dtly- 
fiidiad cyntaf, ac felly nid yw yn bosibl eu bod yn cyfcirio 
at byny. 

Wedi profì yn ddiwrthbrnwf y bydd i’r mil blynyddoeil'l 
iMyf’od i mewn gydag adferìad yr Isrncl — ail adeiladiad Jeru- 
salcin - nil ddyfodiad y Messiab — dystryw yr annuwiol, a sef- 
ydliail cyflredinol teyrnas yr liedd dros wyneb yr holl ddaear. 
Yn awr. gwnaf i’iilesgrifio ychydig ar natur y *• milflwydiliinit 
a rbenditliion a fwyidieir o dan y dedwvdd ileyrnasiad bj'h)- 

Y mae yn eglur y bydd y rhai liyny a adgyfodir oddiwrtii '/ 
meirw yn fodau aiilarwo), o ganlyniad, ni chymmei ant iirnyd 
•ldylerisw > ddau n niwynlfad priodol i stfyllfa fnrwol; ond Jiwy 
a drigaut \ n y üdinas santa dd, a byddant yn freninoedd ac 


CBíiORN SEION. 


135 


rfffeirisiii, i weinyddu achosion y llywodraeth, ac i iiyfforddu 
y bobl. Ond y rhai fyddant etto heb eu gwisgo ag anfarwoldeb, 
<md a waredwyd yn fyw hyd ail ddytodiad y Messiah, hwy & 
feddianaant y ddaear gyda’i holl gyfoeth a’i benditlúon, fel Noo 
a’i deulu pan y daethant ailan o’r arch. ITauant eu maesydd 
abwytânt o’u flírwyth; planant winllanoedd ac yfant o’u gwiu, 
adeiladant dai a dinasoedd a chyfanneddant yuddyr.t, •“ Y 
garddwr a oddiwes y medelwr, a sathrydd y grawjiwin yr hau- 
wr hâd mewn gair, hwy a “gurant eu nleddyfau yn syehau, 
á’u gwaywffyn yn bladuriau, ac ni ddysgant ryfel mwyach.” “ Y 
blaidd a drig gyda’r oen, a’r llewpart a orwedd gyda’r mynn ; 
y lloliefyd, a chenau y llew, n’r anifarl brâs, íyddaut ýnghyd, a 
bacligen bychan a’u harwain. Y fuwch hefyd a’r arth a borant 
ynghyd; eu llydnod a gydorweddant ; y llew, fel yr ycti, a 
bawr wellt, a’r plentyn sugno a chwery wrth dwll yr asp.’’ Y 
•felldith a gymmerir oddiar wyneb y ddaear, a plieidia ddwyn 
allan ddrain ac ysgall, ac fe dda w yn (T< wytblon fel paradwys, 
pan y bvdd afieehyd, a phoenau o bob natur yn hollol anadna- 
byddus braidd trwy yr lioll dir; felly bydd heddweh. Ilawen- 
ydd, gwirionedd. cariad, gwybodaetb, digonedd, a gogoniantyu 
gordoi gwyneb y ddaear fel y mae y dyíroedd yn toi y niôr- 
oedd. Bydd pabeil Duw a’i gyssegr gyda dyn, yn nghanol y 
dinnRoedd santaidd, a llawenydd a gorfoledd a lanwant feeur 
•eu cwpan. 

(I'w barhau.) 


LLYTHYll Y GOLYGYDI) AT TI ARORAFFYDD. 

Lŵerpool, Ehiill 20, I8Ô8. 

Anwyi. Fiíawd ITatíbis, — Cefais hamdden o’r diwedd i ysgrif- 
enn gair atocb. Mae wedi bod yn amser prysur iawn arnona 
yma nos a dydd. Rhoddaswn fanylrwydd o hanes ein taitii o 
Abertawy hyd yma gyda’r “ Troubadosr,” orvi baiẁd y Brawd 
m. Lewis wedi cychwyn j’n o' yr un (fordd oddiar ddoe, a <t 
fy nioil yn dysgwyl y cyrliaedda yna lieno, pan ■yifhodda yrholl 
haiies i cliwi. Gobeithiaf y cyrhaedda yna y<n inch, ac y caiff 
ehwithau oll y r un modd. 

Cyehwynodd y Ilong “ Sauöders L'urling” y ddoe («lydd í.'ad- 


136 


CDGOI£>' SEION. 


■wrn) o’r nfoii Mersey, am unarddeg o’r gloch y boreu. Aeíh yr 
agerfád a hi alìan am 32 o fillt.roedd i’r môr. ae aethym innau 
i’w hebrwng oyn belled. Yr oedd pawb yn iaeh ae wrtii foddeu 
calonau. a elianiadau Seion yn felys yn eu geneuau. Goreliwyl 
ealed oedd i mi ymadael á’r lioll frodyr a ehwiorydd iien a 
ffyddion, yn neillduol â’r Llywydd Jones. ar ol cyd-ileithio mòr 
a thir. a chyd weithio law yn liaw agefeyhyd. Er mor an- 
wyled eu cwmpeini, yn enwedigar anturiaetli mor ddymuno! i 

morio tua Seion o gaethiwed gwla i gelynion,” cefais ne.tli i 
orchfygu teimìad pan feddyliais ani y ileill ag sydd etto ar ol 
yn hiraetliu aiu yr un framt. Cyrhaeddais yn ol yma am uaw 
o’r glocli y nos. 

Riiifedí yr ymfudwyr ar fwrdd yr “ S. Curiing” oefid 707. 
Maent o dnn Lywyddiaeth y Brawd Jones. 

Y mae llong aral), sef y “Tliorton,” i gychwyn albin y» 
liawn o Saint ar yr ail o Fai. Nis gwn pa bryd yr aiff y nesaf 
ar ei liol. 

Gwelweh fod gwaitb mawr yr ymgasgliad yn myned rlmgddo 
— y Saint yn ffoi megys colomnnod i’w ffenestri. Caniadau a 
liawenydd tragwyddol sydd ar eu penau awelon y nef sydd yu 
llanw bwyliau eu llestr, a Duw Jaeob wrtli y liyw. 

Dymunaf ì chwi osod ycliydig o hanes y daíth o Abertawy 
liyd yma yn yr Uuguun, gan fod pethau yn pertliyn iddi ag 
sydd yn deilwng o sylw. 

Nis gwn pa mor gynted y rhyddheir fi oddiynia er dyfoil yna; 
eewch wybod etto. 

Terfynaf, gyda’nt cofiant caredig atocli cliwi, a John Davies, 
a’r Saint oll. 

Ydwyfeich gostyngedig gyd-was, 

Dasiel Daniels. 


P E N N I L L. 

Trwy yr efengyl eawn 
Fynwesiu llnwn gorfoiedd, 

Ac erm s gan ein tad 
O'i hir barliâd diddiwedd; 

Am hyny glvnwn oll — 

Miie digoll addewidiou, 

Y cawn ni feddil gwlad 

Alhwen. Sy’n llawn o fâd íendithion. D. W. 


ÜDGOHN SK ION* 


137 


UDIÍORN SEION, 

N K I' 


Beren y jjjaint. 



I)YI)I) SADWltN, EBIiILL 26, 1856. 


Y Cyi'newidiad a nodasom yn ein rhifyn blaenorol oedd un 
oeffeithiau yr ymfudiad. Efifeithia raewn llawer man heblaw 
yma. Rhagweîodd ein Llywyddion hyn, a dywedasant hyny 
yn Ngliynghor byth-gofadwy Merthyr. Gwelwn yn awr gan- 
noedd o’n brodyr a’n ehwiorydd wedi eychwyn tua Seion. 
Fe ddy wedwyd nad oedd aehos i neb aros ar ol er eynnal yr 
Menitriaid a’r aehos, &c., yr edrychai Duw at hyny. Deallera 
wrthynt mai po anilafyr yrafüdiad, po amlaf y rhai a fedyddid, 
yrliyn sydd wedi ail ddeclireu braidd yn tnhob lle. Dywedwu 
Minnau hefyd am i’r Llywyddion beidio ag oliii drostynt eu 
huuain, nae aelios l)uw, eanys fe enfyn Efe ereiil yn lle y rhai 
a aethant. Ee aeth tua chant o honynt nr gnst y Drysorfa 
yngyfan-gwbl. Gan mai am eu iiir ffyddlondeb eu hetliolwyd, 
bydd yn annogaetii i oreill efelychu—i yindreohu mwy gyda'r 
i gwaith, ae I agor eu cal< nau a’u Uógeilau yn gyferbyniol ì’w 
otyuiadau, fel eu digoner â benditliion Lluw. 

Effeithia yr ymfudiad hefyd ar gylchrediad yr Udoorn, yr 
iiyn sydd yn dda gan ein calon, gan irrai ymf'udiad y Suint i 
Seion sydd yn ei eií'citliio. Ee gafodd pob Llywydd ei rydiiid i 
linfon am cyn lleied a fynai o’r Udgoun. Yn ol yr ychydig a 
afgraffwn yn breseiníol. y mne yn orohwyl rliy anhawdd braidd 
I i "• ddwyn allau ain geiniog, ond yn ol y rliesymau a’r aramod- 
| au a ganlyn 

1- Gannafydd rhifynau yn sefyll ar law, ac ío.i y rhifedi eyn 
lleieii, mae yp resymol i bob un dalu yn gysson ara y llyfrnu 
a gaffb. 

2. Dysgwyliwn na fydd i’r un prif ddosparthwr fod fwy na 
ims o bellaf heb anfon taliad. Dyraunwn arnooh chwi, Erodyr 


1 33 


ÜDOORîi 8BI0N, 


anwyl, y Llywyddion, yr edrychwch at hyn, ac at daliadau y 
Cangenau,— eu bod yn gyfwerth â’r llyfrau & dderbyniant gau 
y prif ddosparthwr. 

S. Oddieithr i’r taliadau a ddeuant i fewn fod yn gyfwerth 
a r rhit o Udgoun a â allan o’r Swyddfa, nis gellir ei werthu am 
geiniog y rhifyn. Teimled y Saint eu dyledswydd yn hyn. as 
r.a tydded y Llywyddion yn ol o'i ddangos iddynt, uac o gyd- 
weithredu â’u holl galonau gyda uinnau. 


Y Saint \ mí'cdol. — Aetli tua 150 o’r Saint gvda y “Trou- 
badour i Liverpool Bu y rhan fwyaf dipyn yn glaf am tua 6 
awr ; eitlir o Miltord yn mlaen cawsoni amser hyfryd a llawen. 
?«id ocs achos i’r Saint ot'ni yr agerfad, y mae tipyn o glefyd y 
môr yn gwneyd Ue6 mawr. Bu y Captain a’r Mate yn garcdig 
dros licn ir Saint, a rhoddasant roesaw mawr i ninnau; y 
maent yn tcilyngu diolchgarwch y Saint a ben(iith cin Duw 
'i sgafnhasant t>ris y eludiad i aniryw deuluoedd lliosog, yrhyn 
sydd yn annogaeth i ychwaneg ddyfod y ffordd hon. Actli 
caimoedd ereill o Saint o gylchoedd Mertliyr, Mynwy. a Brycli- 
einiog yn llwyddiannus gyda y rheilffordd i Livcrpool. Am 
yehwancg <> iianes yr yinfudwyr, edrycher yn ein llythyr yn 
'nhud. 135 o’r rhifyn hwn. 


ANNERCIIIAD YR I-IENUIUAD ISEAEL EVANS Al’ V 
SAINT CYMIÌEIG. 

Barciics Oi,vhvdi>, — Gyda theimladau diolehgar i Dduw y 
eynuneraf fy ysgrifdl er trosglwyddo rliai o’m meddyliau trwy 
e.eli Hi.DGiutN, ar cdeehreuad fy ngweinidogaeth yn y Dywys- 
ogaetli Gynireig. 

I r oeddwn yn awyddus ain ymweied â Chymru er pan yr 
oediiwn yn hlentyn, o herwydd mai dyma wlad enedigol ty 
iihadau, er nad ydyot liwy ar dir y byw yn bresennol. 

A n ngwanwyn 1853 anfonwyd fi ar genadiaeth i Loegr, Ile y 
eyrliaeddais lonawr 13, 1851, ynghyd a’r Brawd Jesse B. Mar- 
tin Gosodwyd fì i lafnrio yn Ngliynnadledd Warwicksliire, lle 
yr ..rosais hyd ddiwedd flwyddyn hono, pan y gosodwyd fi i 
ly v > di.u Cy nnadiedd Derbysbire, ae yn Diwedd 185.0 anfonwyt 
fi oddiyno i lafurio gyda cliwí yma. Llamodd fy nghidoa 


CDGOUN SIÎION. 


189 

gan líiwcnydd pan y dywedodd y Llywydd Eranidin wrthyf,— 

■ Frawd Israel-Yr wyf am i chwi a'r Brawd Ashby fyncd i 
Gvn.ru i lafurio, ac i ddysgu yr iaith Gymraeg, yr hyn fydd 
vn fendith dragywyddol i ehwi.” Wedi eymhwyso fy nghyf- 
rifon. a therfyttu fy rlian o’r fusnes yn y Gynnadledd, eyeli- 
wynais gyda'r lîrawd Ashby ar ein taith i Gymru. Aml ac 
amrywiol oedd y meddyliau oedd ynwyf cyn i mi dirio ar chr 
Gwalia. Gyda chalon ysgafn a cham chwyrn yr esgynais y Fier 
Ilead, a theimlais i ofyn,- Ai dyma y wlad lle y bu fyw,y 
hlodeuodd ac y bu farw fÿ nhadau? A adawsont hwy rywun 
i gadw eu henwau mewn coffadwriaeth, a’u gẅneuthur yn an- 
rhydeddus yn mhlith pobl I)duw? Yr atebion oeddynt,— ” lc, 
dynut.wlad dy dadau. Tydi yw y gwr sy.id wedi dylod allan 
vn eofn yn ngwyneb dynion a diafliaid i anrhydeddu Arglwydd 
I)duw dy dadau yn nghanol «ŵg a gwawd. ’ I’an yr wyf wcmü 
tcimlo i ddweyd,— ” Fy nbadau-pa le y maent ?” teimlaf fel 
po byddai eu hysbrydion yn liofran o‘m hamgyich. gan sibrwd 
yn fy ngldust— “ Cant erowaw i ti yn ngwlad dy dadau, oher- 
wydd yr Offeiriadaeth dragywyddol syild ger.yt, trwy yr hon 
yr wyt yn offerytr yn llaw yr Arglwydd i wneutlmr yn hysbys 
i’th frodyr nn-wacd egwyddorion bywyd ttc iaehawdwriaetb, 
a’u easglu i Se’ton, lle y gallant wneittlmr gwaitit drosom «i. y 
rhai ydytn wedi rnyned trwy dratfeitbion rnarw*oldeb hev wyb- 
odaetlr o’r wir Efengyl. Yr ydym yn edrycb yn brydertts 
arnoch chwi ag sydd yn mwynhau breiutiau yr ef’engyl ar y 
ddaear. i wneuthur drosotn yr hyn ni ehawsom gyfieusdia i 
wueutliur drosmu ein hunain, fel y delom allan yn adgyfodiad 
y cyfiawnion i etifeddu bywydau tragywyddol. a gogoniant 
yn nhovrn»s 3)duw.” 

M.ie y wybodaetli a feddaf o’r petiiau hvn, patt y myfyriaf 
aniynt, yn ysbrydoli fv enaid â nerth oddiwrth yr Argiwydd, 
nid eid.lo fy luinan, i fod yn ddiwyd :v gostyngedig, ufydtl a 
pbenderfynol yn yr oll a ofynir oddiar fy llaw gan yr Ar- 
glwydd nett ei weisìon. 

Teinilaf vn wir ddiolchgar am y fraint o gael llafurio o dan 
oielt Llywyddiaeth, canys vr w \ f yn gwybotl fod caloi.au y 
Si.int gydn cliwi, nc fod eu gwerldiau drosoch yn esgyn yn bar- 
baus get’bron Arglwydd y lluoedd, ar i oliwi gael mrtb ac 
icchyd, ttc i fenditliion yr Arglwydd 1 tod gyda chwi yu ctch 


140 


TJDGORN SF.ION. 


holl weinydiliadau. fel y Uwyddo y genadiaeth yn ol dymuti- 
iadau eicli calon. 

Mae yn dda genyf alludywedyd fod gan y Saint y teimladau 
goreu tuag at y Llywydu Dan Jones, ac y niae eu gweddiau <ir 
yr Arglwydd am dywallt benditlìiou y nef arno ef, ac ar bawb 
a deithiant i Seion dan ei ofal. 

Mor belled ag yr wyf wedi dyfod yn adnabyddus â’r Saint 
Cymreig, yr wyf yn eu cael yu eitliaf Mormoniaid calon gynes, 
y rliai ag ydynt yn foddlon i wneuthur pob peth a ofynir OiWi 
ar eu dwylaw bob timser, nc y mae liyny yn llefaru cyfrolau o 
bethau da i mi am danynt hwy a’r rliai liyny ag ydynt wedi 
bod yn llafurio mör llwyddiannus yn eu plith. Dyry Uyu i ini 
iawenydd ac ymddiried yn j r Arglw ydd yn barhaus. canys nii 
a wn mai yn gymmaint ag y byddwn uíyiid a ffydiilon i ddwyn 
oddiamgylch eich cynghorion a’ch add'. sg a.îau, a thrwy liyny 
gydiiabod awdurdod yr Arglwydd, ni fydd icldo Iíf ein gadael, 
eitlir nyni a lwyddwn, a bydd yn (lda ainom o byd. Ac ini a 
ddywedat wrth y Saiot, — Brfod amryw wedi ymfudo tua Seiou 
o rai ag oedd yn gryiìon vn yr Argiwydd. íe, a fuontyn gestyll 
oryfiou i w bobl, a'n ga lael ni i wrtlisefyll gwrtli w rnebwy r y 
gwii ionedd beb eu presennoldeb, ond bydil i-u gweddiau gyda 
ni. ac y mae taer weddi y cytiawn yn beth grytnus. V mae yr 
Argiwydd liefyd gvda ni i'n cyunorthwyo, canys ei waitli Iîf 
ydyw liwn; a pliwy a eill íesnr breicliiau yr Ilollalluog? Am 
hyny. anwyl Saiut, teinilan yn foddlon bod yn ffyddlon i’r Ar- 
glwydd lle byuag y byddom gan gofio pwysigrwydd a tnawr- 
edd y gwaith dwyfal a gyflawnwn, gan wylíod o b.yd ei fod 
yn ofynol gweithio a’n holl egni er bod yn ddefnyddiol i'r Ar- 
glwydd er adeiladu ci deyriins ar y ddaear. 

leimlaf yn wir ddiolcbgar am y derbyniad cioesa w us ag 
wyt wedi gnel gan y Saínt yn gyfFredinol. (tanintewcli i nii 
gydnebod hynv tn- y yr Udoorn, ac i ddywedyd,— Duw a'u 
bendithio am liyny Tue lded ein cyfeillaeh i gysuro a clialonosti 
y naill yllali, ac i liwyluso gwaitii yr Arglwydd. Iîvdded y 
llwybr a gyuiineroin o’r eytryw mitur a fythola ymddiried a 
cbariad brawdol duldarí'od, yn y naill at y llaìl, i waercd byd y 
geiiedlaetli olaf. 

I erfy uaf yn a*r, gan öfni fy mod wedi trosedtlu ar eich tu- 
daicnau; os du, hydcrat y maddeawch y tro liwn. Gwir 


UÍIGIîON SHION. 


lìilí'mmiiad fy en.'iicl, a’m gweddi barhaus ar Arglẃydd y Hu- 
oedd yw, dros eicli llwyddiant dyfodol, fel y byddoch aliuog 
bub amser i gyflawni caled-waith eich swydd. 

Ydwyf. fel arferol, 

Eich brav.'d yn achos y gwirionedd, 

Israiìi. F.yans. 


BÜDDüGOLIAETH Y SAINT AIÌ Y BY1>. 

GAN JOHN l)AVIES. GYNT O FEIRION. 

(TÒN — *' Dyfyru ch Gwyr Harlech.") 

Rhyfeiid ! rhyfedd ! inor awyddus, 

Ydyw dynion.eiddigeddus. 

Am gael trwrthod inewn niodd gwartln 
Iesu, Frenin Nef; 

Uno niae y “ doethion,” 

Gyda yr ynfydion. — 

011 o hyd yri rhoi en bryd. 

Ar ladd y rhai cyflawriion ; 
llhyfel, rhyfel yw (íarogan 
l'lant y byd, a’u penaeth Satan. — 
Ymfyddino maent yn mhobmau, 

Dan ei lywiad ef. 

Deffr'wn, deffr’wn, fllwyr Iesu, 

Ac ymnerthwn yn ei állu', 

Fel gwroniaid i orchfygu, 

Ein gelynion câs ; 

Chwifler ’nawr yn uchel, 

Faniar nef i’r awel. 

A rho’wn sain ein Hudgorn caìn, 

I wahodd pawh i ryfel; 

Ymgynnullwn lu mawreddog^ 

A gwrthsafwnyn galonog, 

Gwnawn i’r gelyn deimlo’n ofnog, 

Trwy y cleddyf glâs. 

Buan, buan ein cyfnerthir. 

Meib y goedwig a wareiddir. 

Llwythau Israel — hwy ddychwelir 
’Noi o’r gogledd dir; 

Rhodiant mewn anrhy detld, 

Rhwysg ac aruclieledd. — 

Creigiau certh o tìaen eu nertb, 

Ostyngant yn wastadedd ; 




CDGOUN SUION. 


142 

Lleripoe<M nef a ddeuant liefyd, 
Marchosr wnant o wkd y gwyufyd, 

A rhyfelwn oll yn unfryd, 

’Nawryn mhlaid y gwir. 

Dysclaer, dyscluer. fydd ein lmrfau, 
Ohwifio’n uchel wna’n l>anera.u, — 
Sain ein liuiigyrn gryn galonau 
Beilcliion blant y byd ; 

Gwelir gallu rìwyfol, 

Fel yr haul tanbeirìiol. 

Arnoui ’nawr O, Babel Fawr — 
Mae’tli dyngerì yn arswydol ; 
l)v breswylwyr a’n drygasant, — 
l)v freninoedrì a’u goüoniant, 

Ẃthiwn ’nawr i ebergofiant, 

’Nol ein blino cyd. 

Y nrdaith wnawn yn rabob cyfeiriad, 
Teimlir, teimlirein gweithrediad, 

Yn ein trylwyr oresgyniad, 

Ar deyrnasoedd byd; 

Rhwygwn bob llywodraetli, 
Chwalwn eu huchelaeth,— 

Ijaw i lawr bob teyrn yn awr, 

1 warth a llwyr ddifrodacth; 

I’n gelynion dyblyg dâlwn. 

Pob unnuwioJ a ddinystrwn, — 
Llwcheu hesgyrn ’nawr a sathrwn, 
Dan ein traed o hyd. 

Yn awr, yn awr, ni gawn lonyddwcb, 
Taenir drosom edyn heddwch, 

A thỳr gwawl ein hir ddedwyddwch, 
Ỳn ddysclaerwych iawti ; 

Iesu ’nawr devrnasa, 

Cyfiawn ddeddf osoda, 

A bydd liedd i loni gsvedd, — 

Un gwyneb mwy nis gwywa; 
Rhydd y ddaear ei chynyrchion, 

I ddiwallu pob anghenion, — 

Ninnau rodiwn fel angylion, 

Mewn gorfoledd llawn. 

Yn freninoedd ac offeiriaid, 

Fe osodir y tfyddloniaid, 

Hwy a welir yn benaethiaid, 

Uchel iawn ei bri ; 

Yna’n llegofidiau. 

Cawn o hyd bleserau, — 


GDGORN SEIOS. 


HJ 

Satan v ’nawr a fydtl ar lawr, 

A ninnau ar orsed'dau ; 

Cawri roi íiüun ’iiawr yn hollol, 

Holl ewyllys ein Tnd nefol, 

A theyrnasu yn dragwyddo), 
l’wy fydd mwy na ni. 

Abertawy, Ebrill 10, 1856. 


CYMMANFA DDWYREINIOL MOIIGANWG, 

A qy»naliwvì) yn Mertliyr, Ebrill 20, 1 850. Wedi i’r Hénur- 
iud Abednego Williarns, Lly wydd y Gynnadledd, alw y cyíarfod 
boreunl i drefn, rhoddodd hyfTorddiadau cymhwysiadol iawn ir 
gynnulleidfa. Yna galwodd ar yr Ilenuriaid canlynol i gvn- 
nrychioli y dosparthiadau dan eu gofalr-John Llyweilyn, 
Mertbyr; Wm. Jones, Aberdar ; Dayid Pngb, Caerdyf; a T 
Rees, Pontytypridd. Tystiai y brodyr hyn fod y dosparthiadau 
ar gynnydd mewn rlnnweddau : fod undeb, cariad ac ufydd- 
flod yn ffynu braidd yn mhob Cangen, a bod y byd yn ym- 
dnriiio mwy i egwyddorion y Saint nag a welwyd er ys blyn- 
yddau, yn neilcîuol yn Nghaerdydd a’r cylchoedd. 

1 na rlioddodd y Lly wydd Israel Evans hanes eysurlawn am 
vr Ymfudwyr diweddaf, oddiyma hyd LiverpooJ, a dywedodd 
fod yn ofidus ganddo am y siomedigaeth oedd y dorf wedi gaei 
amnadoedd ein parchus Lywydd Daniels wedi dychwelyd o 
Liverpool, “ Ond” meddai ef, “ cawn weddiau y Brawd Danieis 
drosoin, ac folly bydd yr Arglwydd gyda ni.” Hysbysoddei 
lawenydd fod cymmaint wedi ymfuöo, a piie byddai ychwaneg 
«edi myned yr elai y gwaith yn mlaen yn fwy cyflym fvth. 

Cyfammodwyd i ddal i fyny Iioll awdurdodau yr eglwyg fel 
ar eio , heb un yn tynu yn grocs. Cymmeradwywyd D. Pugh 
«d yn Ail Gynghorydd i’r IJywydd A. Willianis, a bod y 
rawd John Price, Ilynmi, i gynnorthwyo y Brawd Stephens'i 

A w e n U haneS y G >' n,manf a- Penderfynwyd fod y Llywydd 
• nliams i fod yn Drysorwr i drysorfeydd y D. Y. Barhaus 
* r )eml ‘ ac fod yr Henuriaid John Reynolds, Heolyfelin, a T. 
^ans, Merthyr, i fod yn olygwyr (auditors) dros wahanol gvf- 
y i‘ V A nadledd ' Harllenwyd y gwahanol gyfrifon er bodd- 


Yn y prydnawn galwyd nr y Llywydd Israel Lvans, yr h'wn 
a sylwodd mewn modd effeithiol ar y ddyledswydd sy<ld arnoiíi 
i bregethu i’r byd, nc liyny raewn doethineb. Sytwoddmewn 
cyssylltiad a’r pethau arianel, i bnwb goflo deehreu eu gor- 
chwvl raewn araser, fel y gwnelont bob petli yn brydlon, »e am 
aberthu pob teimlad ag sv<hi vn groes iewyllys Duw. &c. 

Yna galwyd ar yr iíenuriad Thomas Ilarris, Llywydd Cyn- 
nadledd Orllewinol Morganwg i annerch y dorí. yr hwn a syl- 
wodd fod sŵn niawr yn y byd yn awr, ara fod heddwch "'edi 
ei arwyddo rhwngTwrci a ltwsia ; ond yr oe<ld am i filwyr Iesu 
gofio nad yw Crist a Belial ddira wedi heridychu, ac na wnant 
yehwaith nes y byddo y diat'ol wedi cael ei rwynio, ac holl 
deyrnasoedd y byd i fod o dan lywodraeth y Brenin Iesu. &c. 

Ÿn yr hwvr sy!w< d I v Llywy<hl A. \\iltianis fod gwaitu 
Duw wedi deehreu ar y ddaear. ac ei lod yn sicr o fyned rhag 
ei ftaen. Dangosodd yr angl e irheidrwydd syd'l ar y Saint i 
ridyfod yn nes, a theimlo mwy o gyssylltiad rhyngddynt âu 
gilydd, fel y gallont fod o ddefnydd i ddwyn y gwaith hwn 
oddiamgÿlch, &c. 

Yna gatwyd ar y Llywydd Benjaniin Ashby i annercn y 
gynnulleidfa, yr hwn a wnaeth mewn raodd bywiog iawn. Fe 
ddangosodd fori teyrnas Dduw yr un morid yn awr ag yr oedd 
yn y dyddiau gynt, — tnae trwy yr Offeiriadaeth y derbyniadyn 
fywyd tragywyddol. Pe deuai angel at d<iyn i’r ridaear yn y 
dyddiau hyn, fe ddywedai wrtlro fel wrtii Cornelius gynt, am 
anfon neu fyned at un o weision Duw, &c. 

Terfynwyd y Gymmanfa, a phob argoelion fo<l hendith Duw 
ar a wnaed ac a ddywedwyd. Joiin Puiuh, Ysgrifenyda. 



Deriìyniadao am Lyfrau o -Mawrth 31 nro Ep.kii.l24. 
Wm. Lewis. £3 6s Bc: Llywelyn Lewis, £1 ös; Thos. Bees, 
5s; Thomas Jones, lls 6c. 


jgtf' Dymunir ar y rliai na thnlasant eu “ Haddewidion” yn 
Ngìiynnailiedd Orllewinol Morganwgi wneyd hyny ar frys.—Y 
niae y brawd Janres TucMeld, Abertawy. wedi talu ei Ihs. 


cynnwysiad. 

MilllwydUiant 

l.lytbyr y Golygydd ai «i Arsrall'ydd 

Feunill 

unlysyddiaeth— Y Cvf«ewidiarì — Y Saiut Ymfidnl 

Aiiiiercbiad <r Hmnriid Israel Evans at y Sdint Cyül reig 

Buddugotiaeiti y Saint ar y Byd.... 

Cyinmaufa Ddwyreiniol Morganwg 


1KB. 

1M 

13S 

1:16 

131 

131 

141 

143 


ABHRTAIYY: 

AJtGttAFFWYD A CHYHOEDUWYD GAN D. DANIELS. 


UDGOitN S'EION. 

> KCf 


c#emt v Jüánit. 



Hhif. 1Q.] MAI 10, 1856. [Cvf. IX. 


ANSERGHIAD Y LLFWYDD BRIGIIAM YOUNG I 
SENEDD DIRIOG A ETIIOL UTAII, 

1« ymyynmlìiedig yn Ninas Fillmore, Swydd Mülard, 
fyr 11, 1855. 

[ Hü i li ad o dml, 113.] 

Mau llinell gyffiniol Oglëitdol Utali wedi eael ei sefydlu hefyd, 
yn ystod y tyminor presennol, gan y Proffeswyr Orson Pratt 
an Albert Carrington, a’r Prif Dir-fGSurydU Tiriogaethoi, Jesse 
'V. Fox, yn y Ue y croesa y Maladc, a clian y Profî'. Pratt à’r 
l'rít Dir-fesurydd Fox lle y croesa y Green.River a ffordd yr 
ymfudiad i’r dwyrain o’r un afon. Nid oedd un cwnini gyda 
liwynt o Oregon yn ymwneyd ag un o’r achosion hyn, gau mai 
yr anghen penaf o r ddealltwriaeth oedd er cael allan pa.mor 
tielled y cyrliaertdai llywodraeth y Diriogaeth i fauau lle nad 
oeild gan Oregon sefydliadau o fewn cannoedd o filltiroedd. 

[Yna rhodda gyfrif o’r ardreth a’r modd ei defnyddiwyd at. 
"elliadau cytioedtus, yr hyn oedd yn gyinhelliad i’r cyhoedd i 
beidio bod yn ol yn ei thalu, gan mai drostynt eu hunain oi 
gwiiaent.] 

Cynnygir agor ffyidd newydd er cyfrinachu â ni o’r 
dwyrain ar hyd aberoedd y Missouri, ac oT deau ar hyd y Col- 
orado. Mae’n ddiau y geill badau a adeiladir i’r pwrpas ildyfod 
H'innoedd o fìlldiroedd yn nes i’n sefydliadau nac yn bresennol. 
11 ’ ^ídd yti eich gallu trwy gyduno â chwnin'ioedd neu roddi 
unrbyw gynnorthwy arall i gyfiawni y fath anturiaeth, cyf- 
'0 [Pkis 1 y. 



146 


UDGORN SEI05. 


arfyddwch â’m cydweithrediad parotaf. Ystyriaf ei fod yn 
bwnc sydd yn wir deilwng o’ch sylw. 

Mae ysgolion er dysgu plant wedi lledu hyd yn iiyn heb 
nemawr gefnogaeth na chynnortliwy -gan y Benedd. Oni ddylai 
y Senedd gymmeryd y peth yma i’w sylw. gan ddewis rhyw 
ilrefn dda, yr hon a gyüwyna yn y man ileiaf ddysgeidiaeth 
gyffredin i bob plentyn, cyfoethog neu dlawd, caeth neu rydd, 
yn y Diriogaeth, ac a sefydbd a chadw ar waith yn y mau 
Ueiaf un ysgol lie y dysgir y cangenau uwch? 

Mae yn hysbys i nii îbd liawer wedi cael ei gj'flawni eisoes, 
a daioni inawr wedi cael ei wneutìiur tnvy anturiaeth bersonol 
trwy y sefydiiadau yn gyffredinol. Er fy fnod yn lled sicr nad 
ail unrhyw Diriogaetli sydd mor ieuanc â lion fostio am gyn- 
nifer neu gy.stal tai ysgolion neu ysgolion, etto y mae düyg, y 
niae llawer ar ol etto i’w wueuthur. dÿid yw y Eeaiedd wedi 
gwneyd mwy nâ’r petli nesaf i ddim at yr aclios yma, ac mae y 
tir a roddòdd y flywodraetli gyffredinol yn hollol ddiwertli 
at hyn. 

Nid oes neb â mwy o ddyddordeb yn ny9geidiae.tli ein plant ná 
nym ein hunain, am hyny y mae braidd yn orf’odol ar ein Sen- 
edd yma i estyn ei chyniiorthwy er cefiiogi dysgeidiaeth. Ac 
yn awr, tra y mae lieddwch a ilonyddwch yn ein boll derfynau, 
yw yr aniser manteisiol i ni osod sylfaen er dysgeidiaeth ein 
pìan t, a dýf gyda ein tyfiant, ac a gryftiâ gyda ein cryfder, ae 
a ledaena ei fíylar.wad dros blant y dinasydd tlotaf ac iselaf, yn 
ogystal a’r uchel a’r cyfoetiiog. 

Mae heddwcli, tawelwch, llonyddwch, a mesur dyledus o 
lwyddiant wedi coroni ein hymdrechiadau cyn belled. 

Mae yr Indiaid, er fod ambell i gynhwrf, yn gyflredinol yn 
lieddycho! a c.iiyfeiUgar 

Ar y 23ain o fis Medi diwefldaf fe ìaddwyd tri o’n pobl ni 
gan yr Yampah Utalis gefilaw mynydd yr Eik, yn y sefydliail 
ar Iàn chwith y Grand River. Fe ddangosodd plaid o’r Shos- 
lionses elyniaeth hefyd yn Forts Bridger a Supply, yn Swy 
Greeu River. 

Pan ddeatlais y ffeithiau hyn, cýhoefldnis alwad ar y Naurno 
Legion, miìitia y Diriogaeth, i ddal eu hUnâiu yn barod, ac i 
ddanfon aílan gymmaint o nerth a ystyrid yn angiienrheidioi i 


DDGORN SEION. 


147 


gadw heddwch, ac i amddiffyn y sefydliadau, a’r ymfudwyr ar 
y ffyrdd. 

Aeth nifer, o dan lywyddjaeth Major K. T. Burton, i’r am- 
(Milfynfeydd a enwyd, ac arosasaut y.n y gymmydogaeth hyd 
otii aeth yr holt gwmn.ioedd ytnfudol heihio, ac yr ymadawodd 
yr Indiaid gan/yned i’w hymgyrch hela arferoi ar.pl ybuffalo, 
Galwn ar y fìlwriaeth yn fwy i wiieuthur heddwch â’r llwythau 
broilorol nag i ytnladd ,â h wynt, gan ej fod yn hysby.s pan fyddo 
nerth rhesymol o tìlwyr yn y cylchoedd, ned anaml yr achosa 
ett preseiuioldcb i’r dndiaid adael eu difrodaeth a cheisio am 
liedd wch. 

[A yn tttlaeu.i ddangos gymmaint gwell y w porUii yr Jndiaid, 
eu hcnniU trwy deg.wch, a’u dyrchafu i gylch gwareiddiweh, 
nag i ymddarostwng i’w gwael gyljwr itwy, — i ryfela a thywallt 
gwaed, fod canlyniadau daionus wedi profi y ffaith. Sylwa 
hefyd ar gynnydd yr amddiffynfeydd a adeiladwyd trwy lawer 
o gynnorth wy gan gyfraith a hasiwyd yn eisteddiad diweddaf y 
Senedd Diriogaethol. Cyfeiria hefyd at ymdrech eantpoladwy 
y bobi gyda gwneuthuriad nwyfau çartrefol, a’u çynnydd yn 
hyny, ac at gynttydd y gwaith haiarri. 'JCra y mae cenedloedd y 
(ìilaear yn rhyfela a thynu i lawr, dy wed fod Seion yn heddych- 
ìon a diwyd, ac y by.dd hi yn blodeuo mwy nag erioed tra y 
syrtliia Cabel. 

DANGOSEG GOEFADWRIAETIÎOL, 

A nwhegmyd i’/r Bmuriad Oan Jonea, Llywyddrfrot y Genadiueth 
Uymmg o Eghoys Iesu Grist o Saint y .OyddiwjL Diweddaf. 

GAN LYWYDUION T CYNfriADLEDDÂU. 

Anwyl Fuawd, — Gan eich bod oddeutu ein .gadne.l ar eich 
liychweliad unwaith etto i fyawes yr Eglwys, ac ateich,teulu 
anwylaidd yn Sçjon, inae cyfiawmder â’n teimladau ein hpnain, 
ai: a’r rhai a ly wyddwn, yn çiu gorfodi i .rpddi i ch wi y ddang- 
oseg hon, er mor ddiffygiol y tnae, i arddangos y parchedig- 
r«ydii diledrith a feddwn tuagatotdi, — ein.mfiwr werthfaw,rog- 
r«'ydd o’r bcndithion aml aç anmhrisiadwy a dderityniasom 
trwy eicli gweioidogaeth, a’r ytçddiried diderfyn sydd genyiu 
ynoeh fel gwas i’r Goruchaf Dduw. 


148 


L'DGORS SEIOS. 


Bydd i ddaiorii Duw i ni trwy eieh gnlw ehwi pan niewn 
gwledydd pellenig gan ddatguddiail trwy ein párchedig íhopli- 
wyd Joseph Smith, a thrwy eieli danfon yn ol atom a gòiéutii 
yr Efengyl dragywyddol i gyauro ein calonau, pan yn ymtira- 
baeddu mewn tywyllweh moesol. enyn ynom y íHam o gaTÌad a 
diolchgarweh sydd yn ddyledus iddo Ef, tra yr ymlosra 
wreichionyn cuddiedig o’i Lân Ysbryd yn ein mynwesau. 

Tra y deil coffadwriaeth y ffaith i chwi gynnyg eich bywyd 
yn Ngharehar Carthage i acliub y rhai mwyaf anwyl genyni, 
ac mai yn nghanol y golygfeydd torcalonus a amgylchynnsant 
gyrfF drylliedig goreuon dynion yn Nauvoo. ni wnaethoch 
ysgoi olwybr dyledswydd, ond, yn ddiysgog megys maen tyrifa 
i’w phegwn, ar gost pob eiw bydol, dilynasoch ar eich llwybr 
dros Gyfandir a rnôr, ac yn 1844 tiriasoch gyda’ch trysor 
gwerthfawr yn mhiith eich cyd wladwyr,— yn ngwlad eich ji«n- 
edigaeth; eich liymdrech anehydniarol i sefydlu banerau Ef- 
engyl yr Hedd ar fryniau Gwalia; söfydlawgrwydd eieh dyben 
eywirdeb eieh enaid, a’cii goruchaflaeth i ennill yn agos lednir 
mü o Frytaniaid i ymrestri o dan ei banerau yn yr ystoit byr o 
bum mlynedri, er gwaethaf lioll egni gwrtiiwynebol y Wasg, y 
l’wlpud, a lioil arfau eyssyiltiedig y gwrthwynebydd, syriri yn 
Seithiau a wnant eich coffadwriaeth fyth yn anwylaidd, a gyn 
nyddant eich enwogrwyud, ac a gymhellant bawb earwyr V 
gwir i efelychu eich ymgeisiadau i eniiill bywydau tr.igy- 
wyddol. 

Mae y rhesymau goleu a nerthol a arddaugosir yn yr harner 
niyrddiwn yn agos o 'draethodau, &c., a anfonasoch trwy y 
Dywysogaeth fel cenadon y goleuni, wedi ennill ymdriiried ac 
ufydd-dod i’w gorchymynion g»n filoeild o blitli pob dosparth, 
ac wedi cerfio enw eu hawdw.r ar lei-hau ou calonau fel na ddi- 
leir hwynt eyhyd ag y parhà y fFynnoneíl ddihysbydd o oíeaai 
oY hon y tarddasant i dywynu ei ptielydrau ar eu dcall- 
twriaeth. 

Cawsoch y fraint yn 1849 o ddychwelyd gyda degwrn yr 
eneidiau a gynheuafasoch,— â blaeiittrwytii y Brytaniaid > 
nawddle y gormescdig, -i’r llawr dyrnu yn Seion, wedi eicfi 
bendithio âfFyddacytnddiried pob plentyn i Dduw a adaw’soch 
yn niaes eich llafur, ac yr oeriri y pvmtheg cant eceidiau a 
ychwanegwyd at yr Eglwys liiewn ychydig fisoedd ar ol eich 


UDUOUN SIÎION. 


149 


raync liaiì yn ar.ìdangosiadol o’r sefyllfa iacîius a grymus yn 
mha un y gadaw’soch hi. Dros y weilgi ac yn groes i Gyfandir 
dilwybr yr arweiniasocii anturwyr ein hâcli yn fuddugoliaetlms 
dros bob rhwystrau arferol i daith o 8,000 o filltiroedd i ddyff'- 
rynoedd y mynyddoedd tragywyddol, yno i gael eu glöewi gan 
Brif (jeltyddydwyr Seion. ao amlygwyd eich cariad a’cli ufydd- 
dnd i gynghor ya mheUach gan daith o fil o filltiroedd ar eich 
cost eich hunan trwy ganol anwariaid, eira, yngliyd a pher-* 
ygion tywydd garw. O’r braidd y cawsoch dair blynedd i 
fwyuhau cyteillach gymdeithasol, ac hoffach gyfeillach y rhai 
a gnrwch yn anwyiach f\th, cyn i’r Arglwydd, mewn atebiad i 
weddiuu pobl nerthol dueddu ei weision idd eicli lianfon un 
«iiitli draciiefn i'w mynwesau. Ni fu cartref a’i mil melusder, 
•Seiim a’i lioll swynau, na chyfoetb a’i holl gynnygiadau yn un 
rliwystr ar eich ffordd; etto, dringasoch y Mynyddoedd Creig- 
lyd, v brysiasoch dros y Cyfandir a’r Môr Werydd, aciád ein 
cnnoi, ac uid ocdd y diolchgarwch cytt'redinol a roddwyd i’r 
Hwn a’cJi dunfonodd ond gwael amlygiad o’r llawenydd an- 
nliraethol a deimlasom ar eich dyoh weliad yn 1852. 

Eìch sèl ddiflino i wasanaetliu Duw yn mhob ffordd ag oedd 
yn ddichonadwy sydd yn wir ganmoladwy; eieh uniondeb 
niewn gweinyddu cyfiawnder a tbrugaredd hyd nes bod yn ar- 
swvd i wneuthurwyr drygioui, a’r Uwyddinnt mawr sydd wedi 
coroni eich gweinyddiadau yn ystod y tair blynedd ag yr 
ydycli wedi bod yn cin plith ar eicli ail genadiaeth ydynt 
ardiia ngosiiidau amlwg o ddwyfol gymmeradwyaeth. I’r hwn 
sydd wedi dangos y fath ddyngarweli, ffỳddlondeb, a gwlad- 
giirwch, mae yn rlinid fod iddo deiinlad braidtì tnbwnt i hyfryd- 
"ch wrth adael yr Eííiwyg trwyddi draw niewn sefyllfa iaclnis, 
l’ur, a Üwydíliunnns yn mliob dull, heb yr uri ymraniad ym’ddi; 
an ’ tua dwy fil wedi eu hyehwanegu atti; tod niil wedi 
yinfu lo y o y cyfatnser. a bod putn caot a hnnner yn ychwaneg 
>n dysgwyl y pleser u gydyrndeithió â chwi tua Seion. 

Anwv| frawd, ui allwn ddesgrifio y cariad a deindwn tuag 
atocli am y cynghorion gwertht'awr a giwsom trwyddocli, — 
trwy • Uimiohn Shion;” ti wy ei ragflaenydd anturiol, “ Plîo- 
phwyii y Jcini.T; " viva voce mewn Cymmanfaoedd. Cy»gliótau 
eslurir liwynt oll yn atnlyc 'ch ean rymusder eich eafind 
yn ein denu ni a’r Saint i efelychu eich rhiuweddau,— eicli gon- 


J 50 


CDGORN SK!i>N. 


estrwydd, sobrwydd a santeiddrwydd ; fe gaiff ein bymjd dyfod- 
ol dystiolaetbu ýn effeitbîolach anv gaîilÿniadau eieh Céund- 
iaethau o drugaredd atom, am ba rai y gweddiwn ar iddyüt 
fyth' fod yn gyfryw a gynnyddant eich ííawenydd, hyd oni 
ẃiaffoch yn adgyfodíad y cyfiawnion y wobrwy ddyledns àní y 
daioni anmhrisrâdwy a wnaetlioeh i’ch cenedl. 

Gyda gostyngeiddrwydd calon deisyfwn eieh derbyniad o*r 
Ddángoseg hon o’r hyn a fetlia ein liinith ddeSgr’ẃo, a’r hyii ag 
ÿ mae pob hunan-ymwadiad o’ch eiddo wedi profi cyí'oetii yn 
rliy analluog i’w gyflwyno; yn éicli Cronielau teuluaidd ei 
oronîcler er dweýd fod y B.awd Jones wedi gwaâaiiàéthu ei 
génedì, eí Dduw, a’i Frodyr yn dda; a chymhelled eieli hiliog- 
aeth i efelyehu eu Tad, a phofe Cÿmro a gâr ei á'eh i ddweyd 
— Da was, da a ffÿddlon ;” oes y by'ì i‘w gofiant ef. 

Ffarwel ! gan Angylion eich hebrýnger. gan elfenau eicli 
gẅasanaether, gan bawb a phob petli eicl) ufyddhaer ar eicli 
dýchweiiad, a chan barcliedig weision iiuw eich croesawer ; a 
ciiafféd y diẁeddaf o hâd Gouier, gyda elfwi a’ch parciius deulu 
y fuddugoliaeth ar bobgelynion, ac hyd y nod ar íarwolaetli, i 
etifeddu bywydau tragywyddol fydd ein gweddi barhaus. 

[ ma eanlyna euwau y Lly wyddion.] 


CRYNODEB 0 DDYSGEIDIAETH Y LLYWYDD F. D- 
JtÇlCHA ltUS, 

Meicn Cymmnnfa Gyffredinol a gynrialiwyd ýn Mei ihỳr-Tycfä, ur 
y 2-tain o Clace/ror, í856. 

Ar ol gwneutuur rhai sylwadau rhagarweiniol, i gael g»vn y 
dorf osod eu hunain mor gysurus a aüeiit,- deaìl fod > ntw.Wif 
o honynt yn deall Saesneg, ac addaw y ilefarai yn egiui a 
rliwydd i’w Udeall, dywedo-id— 

Y mae genyin wir aelios Uawenhau am y uoreu hyfryd hw» 
sydd wedi gwawiio ar oin Cyinmania,— mae yr elleiiau lei |>e 
yn gwenu roewn taweiwuh arnotu, ac os yw eiu teiniladau inn- 
nau yn gasgledig ac iieddychol yn gyforliyniol, cawn amser 
liyfryd a i.esiol yu wir. Y lioidd i’n tennladau fofl felly yw- 
trwy fod yr un ysbryd uwyi'oi yu oael eu liy wodraethu ag sydd 


L’OGRON SUION. 


151 


yn rheoll a tlirefnu yr elfenau anferthol trwy orehymya yr 
HoliáíÌuog, i’r Hwn y gweddiwn am dano. 

Y mae genyf gynnifer o bethau i’w dywedyíl wrth y Saint 
Cymreig fel nas gwn ar ba un y á'eçhreuaf, na pha un fydd y 
mwyaf llesiol i chwi yn bresennol, eithr dymunaf gynnortliwy 
eich gweddiau ar i’r Arglwydd fy ysbrydoli a’i Lân Ysbryd 
i hyny. 

Ymddangoswcli yn fy ngolwg i fel pe y dymuncch ac yr hir- 
aethech am fyned i wlad yr Amerie. Er nad wyf yn adna- 
byddns â cíiwi yn bersonol, nac â’eh pethau personoí, etto gwn 
eicli iianghenion cyffredinol, heb gyfeillachu á pliob un o honoch 
nr wahan, fel y gŵyr tad angheniön qì deulu heb orfod cael ei 
lioll blant ato i’w holi ar walian. Modd hynag, yr wyf yn sicr 
o un peth, ac hyny yw, -fod pawba feddant ysbryd yr Efengyt 
yn teimlo eu bod yn ddyeitliriaid yma, a’u bod yn awyddus am 
gasglu i dir yr Anieric, i’r lle ag y mae Duw wedi ei gym- 
hwyso ercael gwaredigaeth. 

Mewn cyssylltiad â’r ymgasgliad yma y mae pethau ag sydd 
yn lianfodol i chwi i’w deall er gallu parotoi i’r daith. Y mae 
yn arfcriad gan bawb a fwriadant fyned ar daith i ddarparu ar 
ei chyfer, neu i ddanfon cenadon o’u biaen i rybuddio am eu 
dyfodiad. Ahfónẃyd Ioan Fedyddiwr i ddarparu y ffordd o 
fSénein Híaehawdwr. Yn awr y mae darpariadau gyferbyn 
á’r daith i Seion yn auliebgorol ac o bwys i chwi eu gwybod, yn 
iighylch pa rai y 'dyinunaf ìefáru, yn neiilduol ara fod Llywydd- 
ion Cyniiadleudau, Ilenuriaid Teithiol, &e. yma, ac am y dym- 
uuaf i’r egwyddorion a’r meddylddrychau a lefaraf gael eu 
cylcliredu. 

Y peth cyntaf yr adgoffhâf eltwi am dano vw. — Y pwysig- 
rwydd sydd yn gyssylltiedig â mân bethau. Er fod Efengyl yr 
iachawdwriacth yn ddirfawr ae helaeth, etto o fân bethau y 
••Mîê hi yn gynnwysedig. Mae y gynnulleidfa ynia yn un tawr 
mewn eyfcrbyniadí un ,iyn, eithr o bersonau uniyoly mae yn 
eynnwygeoig; ac ar yr un egwyddor y geill y corif mawr yma 
gael ei ddadgorffo.i ag ei corffolwyd. ond i cliwi gymmeryd y 
mân bctliau neu y personau yn mhobi un allan. Yr un fatli y 
mae gyda gwaitii mawr yr Arglwydd, ac egwyddorion yr Ef- 
cugyl dragywydilol. Yn ol y defnydd a wneloch â’r màn bethan, 

casglwch ncu y gwasgarwch, — y byddwch fyw neu y bydd- 


I »2 


CDGORS SBÎON. 


wch feirw. “Na ddiystyrwch ddydd y pethau bychain.” Fe 
ddywed yr Arglwydd trwy un o’i brophwydi cyntefig, “Fy 
nihobl a ddyfethir o eîsieu gwybodaeth.” Nid oes aelios i neb 

0 honoch ryíeddu pa fodd y mae hyny yn bod, ond i chwi ad- 
feddwi mai y wybodaeth a fyddwch yw yr achosydd o’cli prc- 
sennoldeb yma heddyw, ac mai o herwydd eicb gwybodaeth y 
dymunwch fyned i dir yr Americ, fel na ddyfethir chwí yn 
Mhab.ion. Pa fodd y buaseeh yn meddu y dymùniad i fyneil 
pe huasech heb ei ddysgu yn gyntaf? Pafodd y buasech wedi ei 
ddeall pe na fuasai y Brawd Jones. neu ryw un arallo'i fatíi. 
wedi dyfod drosodd a’i ddysgu i cliwi? Beth fuasai y canlyn- 
iad iddo beidio dyfod atocti a’eh dysgu? Buasech yn aros yma 

1 drengu o eisieu gwybodaeth. Beth yw y canlvniadau o‘r 
wybodaeth a ddysgwyd? Atebed y flPaith o bresetinoldeb y dorf' 
yma lieddy w, — gweler ei heffeithiau a’i gweithrediadau ag sydd 
wedi dwyn eich bryd a’ch medliwl — wedi cymmeryd y lywyild- 
iaeth ar eieli holl weithrediadau. — eich materion òrefyddol, teu- 
luaidd, masnaeho), a’r oll o hoiiynt, 

Yr ydyCh wedi eael eicli benditliio ä liodolíaeth ar y rlmti 
facli yma o’r greadigaeth, ac ŵedi cael pregethiad o'r efengyl 
syild er tystiolaeth ncu wybodacth yn eicli plith, ac mor beiied 
a g ydych wedi ufyddhau i rai o'i gofyniadau yr ydyeh weiji 
mwynliau gwir wybodaeth. Ar yr un pryd yr vdveli yn aih- 
gylehynedig gan herthynasau a chyfeiliíon, gyda pha rai vr 
ydyeh wedi ÿmarferyd â thraddodíadau ac arfbriadnti eieh 
gwlad,— yr ydych ýu rhwymedig wrtiiynt hwy tr»y y cwlwrti 
perthynasol a ehymdeithasol, ae wrtli eich hialtl'i a’ch gwlad 
le agorodd y Brawd Giles y cyfarfod !rw y weddi v ì. (ryinraeg 
Yr \ dydh chwi ac yntau yn deall Saesneg. er liyìiy pe gpfynid 
pa ham y gwnaethpwyd felly, dywedid.mai o lierwŷdd eieli M 
yn earu iaith eicii tadau a’ch gwlad yn fwy nag un iaith araíl. 
Teimlad cydrywiol îaẁn â natur poh ieitiiwr a gwladwr tuag nt 
ei iaith yw hwn : felly y mae ynwyf fi tuag at y Saesneg. 
Gwelwch fod pethau fel hyn ÿn bersonol. ae yn eyiubwyso i 
bawb er yn groes i'w giíydd. Eithr p«n vr ufCddluiom i’r Ef 
etigyl. yr ÿdym i gael ein lly wodraethu yii holí.oí irnnddi, ae nid 
gan arft-riadau y naill genedl yn fwy n a ’r llnil. Fe ddywed yr 
Apostoî l’anl wrth hoh ieithwr ,, c-lu-nedi a ddaetlia.it i’r Eg 
fwys gyhtefig, nad oed ! níwyaeli í ‘i'oíi níigludde»- na Groegwr, 



UDGOUN SEION. 


153 


cafitli na rbydd. &c., canys yr oeddynt oll yn un yn Nglirist 
Iesu. Ar ol y dcloch i Eglwys y dyddiau diweddaf dymunwch 
gttsglu i Seion lle na fydd nac Iuddewon na Chenedloedd, Saes- 
oh na Cymry, ond bydd yr oll yn “ wŷr Seion,”— pobl yr Ar- 
glwydd, y rhai yr ymhyfryda i’w bendithio. Eithr cj'n yr eloch 
yno, dyleeh fod wedi darparu er myned i mewn i’w bendithion 
a’i breintiau ar unwaitlu Bydd y m wyafrif o’r rhai y cymdeath- 
aswch à hwynt yno yn siarad Saesneg. Yn awr, meddyliwch 
eiçli bod yn cyfarfod ag un o honynt. a ebyda chalon yw Uawn 
ogariad brawdol ymaflweh yn ei law i’w hysgwyd. eithr ni ell- 
wch ei gyfarch, na deall pa «n ai â ueiriau niwynaidd neu drnws 
ioii y cyfarcha y.ntau cliwitliau. ond mor belled ag y barnwch 
wrth ei olwg, ac nad allai yntau ddeall gwell oddiwrthych tfhwi- 
thati ? Oni fyddai yn dila genycli allu dywedyd yn Saesiieg, 

•• Frawfl Brigharn, yr wyf yti Uawen »m i mi gael y cyfleus lra 
cyutaf yma i’tfh gweled ” Oni fyddtftfh yn ddedwydd pe eicli 
hencli.thiai, gan ddyniuno sr i’r ])iiw hwnw a’ch cadwtrdd, a ch 
fyunaliodd. ae a’ch atmidiflynodd Itytl vji«>. i’oh beiulithio a di 
llwythlo. a plian y sylhii- .••rupch y rhe íai Ysbryd yr Arglwydd 
trwy eitfh 1 oli gyfansoiidiad? Eitlir meddyliwch or oclir çirall 
n» fyddech yu medru Saesneg. ac y coliech y cyfryv iraiuit 
drwy hyny. 

( I v; harhau.J 


U lMiOliN S K I 0 X, 

v K l 

gerrn p 


DYDD SADWlìN, MAI 10, 1856, 

Yuynifuilind jiresenol a darpariadau i’r ynifudiad dyfodol. — 
Mae’n ddjamheuol fod y Saint yn Nghymru wedi cael eu hys- 
bysu o’r íiyn sydo yn Hyshysiad y Llywydd F D. Riçhards, 
sr>) Ebrill Ü6. os ydyw y Lly w yddion w eci iawn gj )i 


CUGORN SKION. 


l»4 

dyledswydd yn hyn. Er bod yn fwy sicr dywedwn etto fod y 
íloiig “ Hórtóbn'” i hwylio o LiYéfpoot a nr Bbstön ar‘y 2áain o’r 
nii* h'ww. Yn iron byẃi y ewnmi diweddaf a-S dtwyodd i Utali 
eleni, ac os oes rhywr'ai am fyned, íieu- heb gael eu rliybuddìo 
wedi iddynt ofyn, byíded íddytrt aoforr jrwybodaetli o lfvny' i 
ni ern y 1 5fedi Bydd i’r gweddill o r t ymfüdwyr' i’r Tafeitìi- 
iau gael eu hänfölí allan y« mlien tuag ẁythnos ar öl hytíyi 
Beth aráll sydd ’ddianimheus geiiyin, hyny yw, ỳ gtifyniad 
gan rai sydd ar ot,— Pa fodd y gallwn nimiau fyned y tro nesaf, 
a pha ddarpariädau a wnawn ar gyfer hyny? Dywedwn wrth 
y eyfryw am ail ddarllen yr atebîad i’r un gofyniad ÿn rhif 21 
«’r gyfrol flaenörol. Aowyl Frodyr, y fclywÿddioii. dárlîenwcli 
y cyfarwyddiadau hyny etto, a gweddiwch am nertli achyf- 
lawnder eu hysbryd — nid ydynt we<ii hanner eu cyflawni etto! 

\ r ÿdyrn wedi ctýwed a gw yboti fod bedyddio wedi ail ddecìireu 
ÿu fywiog mewn ainryw fatiau, yr hyn sydd yn brawf o effaith 
y *■ bregeth olaf* a enwyd o’r blaen. Yn awr yw yr amser i 
ddiirparu crbyu _vr ymfndiad nesaf. O Sir i Sir, o gymmydog- 
aeth i gynmiydogaeth, ac o ddrws i ddrws y gweler y Saint a 
thystiolaeth Duw yn eu geneuau, sobrwydd yn eu gwynebau- 
a thraethodau yn eu dwylaw yn rhybuddio eu cymmydogion' 
hyd òni ddysgwyliant i’r dydd drwg ddyfod, Gwèithiwn tra 
mae hi vn ddydd, fel y mae gweision Duw yn Seion. Galwart 
hwy yn daer ar i’r Saint ffiji rhywfaint o’r ffordd tua Seion yn 
liytrach nag aros yn Mhabilon. Mynediad yn agos saith cant 
° r Saint Cymreig yn Uiíig y flẅyddyn hon mewn ufydd-dod i' 
alwad. a thros siant o’r rliai hyny yn dlodion holloll amddifaid 
sv n tirnwt fod yr ystrroni yri agoshau. O! meddwch, Pwy 
otuld y rhai a gafodii y Iraint, a pha fodd y cawsont fyned? 
Atebwn i rai fyned o'r deliéü trwy Sir Aberteifi a Sir Fón. * 
gwahanol siroedd Cymru, gau wneuthur y darpariadau anglien 
riieidiol y cyfeiriwn atynt. Bu ereill â’u holl egni yn iigafnel 
â ohlirio dyledion eu eangenau a’ucynnadleddau. Bu ereill. er 
yn weddwon amddifaid ;yn ymladd y byd am flynyddau, g»« 
gadw tò uwchben gweision Duw j’w cadw rhag gerwineb y 
tywydd a’r byd annhrugarog, a rhywbeth iddynt fwyta rlmg 
bod niewn eisieu, a liu ereill rnor ddiwyd dros yr Offciriadaetli 
hvd oni allasent ddy wedyd. 11 Yr oll braidd a allasein, nyni a’i 
gwnaethom.” 


UI>ÖllKN SJSI >N. 


1 55 

Y gair diweddaf a glywsom gan y Llywjdd Riclianis vn 
LiÝerpool pan yn liobrwng y líimgaid ddìweddaf oedd, “ Sid 
f* ft yftifüdiád tdeni yn néiiYaWf.meẅn' eyferbjniad i’r hyi y 
bydd. Mae gbiiddo gynnýddu yii flyn'yddol hyd ei ÿýhýdedd, 
ac iẅ dderfýdd hyd oni chesglir IsrUei álíán o‘r gẃiedydd liyn. 

I Cyiinyddü y mae ẅedi whétifhur o’r dechreUad, a ebytìnyddu 
wiw. Yn gÿmmaint ag y hýdd y gWëddilí o "t Saint (Jymrèig 
yiv fTyddlon y flŵyddyii hon câiit wéiad Uawér y» yoíiwaneg na 
hyii o’u tlódiori yri eáei fẅyried ý tro oesaf.” 

Mae yr liâf wrtti y drwa, a liiririáU ýri bârod ér ys artiser hell- 
adi, i dderbyn enwau gẃirfoddoliaid i laüw llc y rliai a aéthaiit 
tun Scion yn llawen, wedi ennilî enWogrwydd bytlioi ýri riiýîld- 
inlesu. Pwy a à? Ceir llefydd i weithio neu deithio fel y 
býdtio’r aughen. 

Gweler wrtli list ý dylédîoii fod £3'26 lOs o ddyled liyfrau ýn 
ngWetfdill, er fod yrridrecli ganinoladẃ-ÿ \vefli ei gwneàtnur yn 
niwedd y flwyddyn o’r blaeu. Yu rigwyneb hyn liawenhawn 
yn y dÿsgwyliad o fód hen gweri gẁeiidilliol Cyriiry gytla’r 
newyddiou da sydd yri awr yn y uiddeffroi, a dyblu eu diwyd- 
rwydd hyd nes y byddo’r tipyn ymá yn mhlith pethau ereiil yn 
myned o’r golwg gyda buandra. Rliwyddlieir y gorchwyl hwn 
gan leihád o buiri cant yn y riifer a ddosýarthir o Udgobn, yr 
hyn a’i gwna yn anmhosibi i ni i’w gynnal yn mlàeri am gein- 
iog y rhifyn heb daliadau cyflawn a chysson, fel y nodasom oV 
blaen. Traws.-symuder y futli a’r â “ dyletlh'i) am lyfran” i 
eîiergofiant o hyn allan. 

Cyda’r pethau ereill svdd ar droed, gweler fo<i digon i‘w 
'nitíuthur am yspàid etto. y rhai a ofynant ddiwydrwydd, liael- 
I '°ni. a phemierfýniad disigl y Saint, ae a roddant brawf i ni o 
deily ngiìoti y Llywyddion presennol 

héreu po cyntaf y decliretia pnwh ar y ffordd iaw'n ae agósaí 
; lun beiuu. 


Owleoo,— -Rlioddodd y Brif Lywyddiaetli vn Seion w ledd i'r 
henahon dyeliweleiig gyrla’u gwragedti. yii y Sooia) Hal'. J). 
hl. H. Mawr. Taeliwedd 29, 1855. Yr oedtl y Llywydd J. M. 
hraut, a phump o’r Apostoiion yn bresennol. Arlwywyd y 
ll "rdti â danfeithion goreu Seion. CaWsant brydnawn a m s- 
"aith lawen a dedwydd o ddawnsio, areitbio. a chuuu, lrÿd 



156 


UDÜOHN SEION. 


doriad y wawr. Ni welwyd merclied Seion, a ymfoddlonent ara 
rai blynyddau cyn hyny i fod heb eu hanwyl wŷr, tra yn pre- 
gethu efengyl yr iaehawdwriaeth, a phenderfynu tynghedceD- 
ededîoedd y ddaear, — ni welwyd hwynt yti ymddangos yn 
decach nac yn fwy llawen a bywiog erioed Nid oedd blinder 
yn eyflfwrdd â neb. Dychymmyged y darllenydd beth oeddynt 
deimladau ein brodyr profíadol, ar ol bod yn ffyddlou mewn 
eyfyngderau a chaledion ar fôr a tliir, a dychwelyd yn ol yn 
hur a difrycheulyd oddiwrth ddrygioni Babel yn cael groesaw i 
Seion gan Brophwydi ao. Apostolion, ae o glywed yr hott air, — 
Da weision. ila a ffyd ilon, &c.” 


Dangoseo Goi-KAnwRUF.THOL.- Ar diìerbyniad blaen-dâl o 
un swllt nnfonwn j’r danfonydd gopi ardderciiog yn Saesnego’r 
" I) lansioaeg GoflTrfilwriaethol." yr hon a anrhegwyd i’n teilwng 
a n iliweddar Lywydd Dan Jones. wedi ei gwneuthur ar sidan 
glas. mewn llythyreiitu aur. Gofalwn ain Lywyddion y Cyn- 
uadleildini vn líyntaf Mae vn ddidiiadl V siomir llawer eitíill 
g i i na feddwn ond tua sO o lionynt. Nao anfoner am danynt 
hoit.dit.ln yn liaenllaw, gan nad ylynt mewn eyssylltiad â llyfran 
y Swyddfa. Aufoner am danynt trwy Ddosparthwyr y 
Cynnadleddau. 


LLYTHYR DfHUDDlANT A'I’ Y LLYWYDD DANIEL 
DA'Í IELS. 

Á bertav:y. Mai 8 , 1856 . 

Mygeuawg Lywyui» Daniels,- Fel y mae yn yrawyboilus i 
chwi yr ymddydilan cariadus a ehynimodawl.-fu rhyngol fi â’r 
Llywydd Dan Jones ychydig cyn ei ymfudiad, iie yr oeddech 
cìiwi.y Llywydd Tliomas Ilarris, ae ereill. yn wyddfodawl, ara 
y cyfry w gyfleustra yr wyf vn rnawr lawenhau. 

Dymunaf eich adgofío draehefn trwy y líythvr liwn, fy mod 
yn teimlo yn ddaionus o wraidd calon at y Llv wydd Dan Jones. 
A goddefwch i mi ddywedyiì, nadoes lonyddwch nac esniwytli- 
tra i fy ysbryd yn nos na dydd tu allau i Eglwys Iesu Grist; " 
herwydd ty mod yn guu/lmd mae yn yr Eglwys hou yn uuig . v 
gallaf weithio allan fy iachawdw riaeth. 

Dydag editeirwch dittuaut y cydnabyddaf fy flfaeledds 11 


ODGORN 8KIOW. 


lnwcr, s’m trosedíliada» erchyllion, o ddywedyd na ffwncntimr 
yr un dim llt'iaf yn erbyn y Llywydd Jones. ac fel y cyfryw yn 
eich erbyn chwithau liefyd, fel awdurdmiau yr Ejjlwys yn 
Nsfhymru. Am yr hyn, fel y gwyddoch chwi. yr eiddunais 
hynawsaidd a maddeuant. yr hon ffiifr a fwynheais, 

Gyda rhwyddineli y gaíláf ddywedyd fy mod allan o’r ejrlwys 
yn unol á chyfiawnder ; a bod y Llywydd l)an Jmifes wedi vm- 
ddwyn tuag ataf yn ei holl ymdriniaetluUi â mi niewn mo.td 
mor uniawn ag y gallnsai wneyd. 

Maegenyf ysbryd rhydd a chalon lân at hawbo'r Saint yn 
Nghynnadledd Orllewinol Morganwg, a pliawb eieill, a hrderaf 
y caf hwythau, o hyn allan, yn hynaws, curtiaidd, a maddeugar 
ac y caf ran lielaetìiaeh nag erioed yn eu gẁfeddiau amì 
drosof. 

I‘> nghalon sydd yn duwn o ddyninniad LJesoü pob dyn yn 
mhobman. Mae genyf hyder ar Ddnw. adnabyiidwr ty nghalon 
or dcchrenad, y bydd iddo fy mendithio vn y fafi fodd a'ni 
ryfrif yn deilwng o gael pob peth, a phoh anigyldnad i gyd- 
weitiiio er' daioni i mi, yr hwn wyf yn ei garn; ac y dysgwyf 
yn berffaith i barchu a gwerthfawTogi holì gynghorion ac add- 
ysgisdau ei weision, yn nghyd ag ufyddhan yn drylwyr f r 
G 'cirisdaeth dragywyddol yn yr oll a ofyna genvf. 

Gyda dymuniad didwyll i f 0 d yn ffyddlon ’yn ngwinllan 
Crist, ac adeiladu i fyny ei deyrnas Ef, a .iwyn oddiamgylch 
lawer o gyíìawnder, fei y byddo i mi á'.m teulu, a*m tylwyth, 4 
gselein gwaredjgaeth ar frys allan o Babiìon i dir ••Seioú.” 

Y gorphwys, 

Yreiddocb yn ddiledtudd, 

Yn enw Iesn Grist, 

l)»wi Elì'kl> Jones. 


tran’u* „ C t" terr y ,,u godilcfwcli i m i ganu tipvn bach o'm 
JÜW yniaith, nial y canlyn 

b m y k y pbòfu i). 

Adeiladu i fyny’r Eglwys, 

Ydyw greddf fy nghnlon i; 

Maefy yshryd ynddi’n gorpliwys,— 

Hiraeth wnaeth fy ngruddiau’ri Ili’: 


OTGORN SEION. 


1-38 

No 8 a rtyrìd yr â ’ni gwed-liau, 

At fy nhad sydd yn y Nt-f; 

Mae yn gwrando fy ngridddfanäu, — 
Profi gaf o’i ddoniau Ef. 

Amddifadrwydd o fendithion,— 
Breinian erfawr plant y tlydd, 

Sy’n llesgan alleddfu'r galon, 

Ac yn ilethu’r yshryd rhydd ; 
Dorau cau ar lwybrau by wyd ! 

Argae lem ar gyreh y gwawl ! 
Rhaiadr oer ar gariad tanllyd 
Gaiar lle y dyrchais fawl ! 

Mal y dòn dan gu.riad corwynt, 

Ar wyllt ferw’r eigion llaith, 

Oedd trychineb blin fy heiynt, — 

Ei ddarlunio oaila’ra iaith. 

Oii! fy Nuw. Tydi yn unig, 

Adwaen deithi ’iuynwcs i ; 

Tn y tarth a’r niwl anelwig, 

I rai’n gyfnerth buost 'ri. 

Ail i blentyn draw yn wyio, 

Ara ail drem ar dŷ ei dad, 

Yn fy nhrallod yn ochneidio, 

Heb un awr o esmwythâd ; — 

Mii a mwy o ryw adgofion, 

Heidient yn y meddwl mau, 
Anian cartref yn fy nghaion — 
Anhawdd peidio llwfrtiau. 

Ni feddyliais gynt wrth gychwyu, 

Y buasai hyn i’ra rhan: — 

Yn y dyfuder nid wy’n uçhwyn — 
Cyfyd Duw fi etto i’r lan : 

Hyn i ìni sy brofiad newydd, 

Er fy mliuro ar fy nhaitli, 

I otíoriant rawy ysplenydd,— 
Sychir etto’m Ìlygaid llaith. 

Gobaitli cryf yn y.piangpri, 

Yn nchynnwysiad mynwcs Dnw, 
Oeid i’m da.l drwy bpb pploili, 
Profais hyn — nipr.rliyfedd yw ; 
Dytua berodd gân i’m genau, 

Er holl rwysg fy rrilinder maith, 
l)t), ~yn nghanol gootlirymderan, 
Gorfoleddais lawer gwaith. 


TJDGnRN SEIO.N. 


159 


Trwy holl drablith fy heh ntion, 

Tystiolaethais ’ik;1 ,fv .nortji, 

Ani wirionedd egwyddor ion 

Pur efenyýl — maẁr cu gwerth ; 

Fel y frraiff yn ane'iglëi’Wff. 

Sefais ymeliwydd t-wyll y byd,— 

Trefn er adfer dyn çollediy. 
ydoedd destun muwr fy mryd, 

Gwreiddiooìd hyn morddwfn i’m caion, — 
Lledodd drwy fv enaid oll, — 

Treclm fu, er pob trallodion, 

Draddodiadau llwybrau’r coll; 

Mothodd trais a hudöliaethau, 

Dyn u lnwn -.o’m hyshr.yd by w ; 

Methodd byd a’i ide.mtasiwnau. 

Ladd fy nghariad at fy Nyw. 

Drwi Ei.fbd Jones. 


at y:lly\vtdd DANIEI.S. 

Abertowg, Mai 8, 185 G. 

Hyiuacn Lvwyi>d,— iGan îy mod yn gwybod, i raddau uiwy 
“*’ r u - vffm1i "- efUllai, am achos Mr. Dewi Elfed Jones, ac liefyd 
t.v inotì wetìi eylioeddi i’w erbyn pan ei gweláis yn annheilwng, 
J»t) riaf y n ddyledus arnaf ifltìö ef, ac i'r Saint yn gy-ffredinol, 
1 n " »y h °eddi fy nheìiriladau yn ngwyneb ei ddychwdiad i’r 
-Hhj.s. àt öl siarad i foddlonrwydd yn gyfrinaehol â Dewi 
•td ■Joncs, ac hefyd eä weled yn cael oi bwyso yn ofalus yn 
"Bhlomnau Dlywyddiaeth yr Eglwys yn Ewrop, a chan Lyw- 
í,,aeth yr ^Ẅwys yn Nghymru, tystiaf gydag ysbryd rhydd 
, , 0n fa,lden ! far ' > m > ẀM ty hollol foddloni yn ngostyng- 
Wdrwydd ac edifeirwch ‘Dewi Elfèd Jones; a dywedaf wrtlio 
01 myuwes ì yn llydan-agored i’w dderbyn etto yn frawd 
nwsol. Yr Arglwydd, yr hwn a’i cynnorthwyodd i tod 
£°* 4ffi ^ la 0 " laid < tg"'yddorion gwirioned.d ar .ei 
„ ì J 'T .. 1 í" Cf?lwys a ’> gnHuogo ef etto i fod yn ffyddlon 
“^n'-dẂol ynddi o byn allan hyd bytfi. 

Lyna ydyw gwir ddymuiiiad, 

Tuom'as Harris, 

Llywydd Çynmdhdd ■ Orìhu-inol itíoit/Tiw-y. 


160 


UDGORN SBiON. 


ATEBIAD Y LLYWYUD DANIELS. 

Gyda plileser ac hyfrydwch mawr y gnUaf luplygü yn jjy- 
lioeddus fy nghymm.uradwyaeth wresog i lythyr l)ewi Ell'ed 
Jones. Y teimladau daionus, yr ysbryd rhydd, ý proflad gos- 
tyngedig, ynghyd a'r edit'mrwch diff'uaiit a amlygir yndtlo a 
rvdd foddlonrwydii nid 'oychän i ini. ilae yn orioiedd i’nt ealon 
bob amser i gael teiiyhgdod i iaddeuant ac ymddiried. a gailaf 
ddywedyd ar sail üda fy mod wedi cael hyny yrt gyffawii yn 
l)ewi Elfed Jones. 

Mae yr hyn a ddywedodd y Llywydd T. Iîarris am dano yn 
wirionedd: cydsy niodfl Dewi yn ewyilysgar â phoh petli a 
ofynwyd ganddo ; daeth allan fei dyn yn hyn, a phrofodd i mi 
ac i bawb oedd yn bresennol nmi ei ddyben penaf a’i brit gysnr 
yw adeiladu teyrnas Dduw. Teiiẃng hefyd yw hysbysu t'od 
yu dda genyf gael arddeáll iddo barhau i goleddu ac amddiffyn 
gydag egni egwyddorion y grefydd hon cyhyd ag y bu uìlan; 
mae amser yn dytbd pan y caiff deimlo y bydd hyny yn twy o 
les iddo nag a feddyliodd ei gaion. Y inae erbyn hy> wedi 
dysgu gwers o broflad iddo ei liun fwy nas gail brynu am aur 
nac arian, a dymnnaf ar iddi fod yn fendith iddo dros bytli. Yr 
Arglwydd a roddo iddoei Yabryd tìlân mewn cyflawnder mawr, 
ae a’i nertho i orchfygu pob drwg, gaii wneyd ei ran i adeilailu 
teyrnas Dduw, a tliynu i lawr deyrnas y tywyllwch. Yr wyf 
o’m oalon y n ei gyntmeradwyo i sylw. ewyilys da, ac yinddiried 
y Saint, gan weddio drosto, a chladdu yr hy n a fu, Iteb só.u « m 
dano. fel y byddorn o un galon yn gweddio ar ei ran, »r iddf> 
gael ei nertbu i ddyblu ei ddiwydrwydd, nes llanw y golled a 
wnaed yn yr amser a gollwyd. 


Dariel Dasibls, 

IJywydd yr Jùylwys yn Áyhymru. 



Ç Y .W S w Y S l A; 0. 


Aniierçhiad y Lhwyrld li. Yiiiniî i Süim'íWI Uiriiiaaeibol il* 

Dmisoýnî Ooflai!«rlaelhol 14f 

Cryii'ideb oalijyteeirtiiielli y I.lywyurt F. f>. H îcharríw ,!il1 

ooí.eyrtrtiaeih — Yr Yint'urtiart — Gwjrild — Daiieo&ei: (íollartw i iaeiliol .... JS3 
fjlytliyr Dihurtdianl. &c — 



A B E R T A W Y : 

ARC.RAIFWYD A CHYHOEIlDW Yl> GAN Dj IIAKIE1.6. 


i» «r 


Ärmi î> ŵaínt. 



R («P. II.] MAI 24, 1856. {Cvf. IX. 


MILFLW YDDI ANT. 

ö A N T H O M A 8 H A B R I 8, G V N T O D R K • S I O R. 

[Parhart o duM. 1351 

Wedi dangos ychydig ar natur y Milflwyddiant, awn rhagom 
yn awri chwilio i arwyddion yr amseroedd, er deall pa bryd y 
daw y cyínod gogorieddus hwnw. Ac i’r dyben hyny cyfer- 
hynwn sefyllfa bresenol y byd a’r dygwyddiadau mynedol wrth 
y ]>rophv.'ì/doliact]tmt a’u cyflawniad. Yn y ffordd hon y dywed- 
odd yr Iesu y gallasetn adnabod pan y buasai ei ddyfodiad yn 
agos, hyd y nod wrtli y drysau. 

Yr oedd rhai o’r eaint gynt yn yr oes apostolaidd yn dys- 
g"'yl y buasai y cyfnod hwn yn gwawrio yn eu hamser hwy ; 
oleiaf, yr ocdd ar Paul ofu y buasai rhywrai yn twyllo y Tltes- 
saloniaid, a rhag hyny efe a ysgrifenodd atynt, gan ddywedyd, 

Na thwylled neb cltwi, oblegid ni drlccw y dydd hwnw hyd oni 
diièl ymadawìcid yn gyntaf.” Ofer iddyut hwy yn yr oes hono 
«ilysgwyl y Milflwyddiant nnc Ail ddyfodiad Mab y Dyrt hyd 
oni fyddai i’r Efengyl ijmadael oddiar y ddaear. Beth, a oedd 
yrefengyl i gael ei chymmeryd oddiar y ddaear ar oli Grist ei 0 
sefydht cyny buasai iddo ddyfod yn ei Ailddyfodiad? Ydoedd; 
ae ‘'"gl'cnrlmid yma yw dyfynu rltai o’r prophwydoliaethau ag 
sydd j n profì hyny cyn rnyned yn mhellach, fel y eafí’o y dar- 

eD ydd gonest gyfleustra i ganfod fod eu cyflawniad wedi cyrn- 
n *eryd lle. 

11 


[Pris lÿ. 


UDGOEN SEIOM. 


162 

Pan ofynodd y dyscyblion i Grist, pa arwyddion fyddai o'> 
ddyfodiad, &c., fe ddy wedodd, yn mhlith pethau ereill, y byddai 
iddynt iiwy gael eu traddodi a’u gorthryrau, ac yn y diwedd y 
buasai iddyut gael eu lladd. Yna gan mai hwynt-hwy oeddent 
y ilestri a gynnwysent y trysor, y gallu neu’r awdurdod o breg- 
ethu a gweinyddu yn ordinhadau yr efengyl, yr oedd yn rhaid, 
wedi iddynt hwy gael eu lladd, i’r galiu neu’r awdurdod lioa i 
ddyc’nwelyd i’r Llys nefol o’r h»n y daeth. 

Rhai o’r prophwydoliaethau a brofant y byddai i’r efengyl i gael 
ei chymnieryd oddiar y ddaear cyn ail ddyfodiad Mab y Dyn 
sydd fel y canlyn-.— “ Canys myfl a wn hyn, y daw, ar ol fy 
ymadawiad i, fleiddiau blinion i’ch plith, heb arbed y praidd : 
ac o lionoch chwi eich hunain y cyfyd gwyr yn llefaru pethau 
gwyr-draws, i dynu dyscyblion ar eu hol” — Act. xx, 30. “Ae 
v mae yr Ysbryd yn eglur yn dywedyd yr ymedy rliai 
yn yr amseroedd diweddaf oddiwrtii y ffydd, gan roddi coel i 
ysbrydion cyfeiliornus ae i athrawiaetliau cythreuliaid; yo 
dywedyd celwydd mewn rhagrith,” &e. — 1 Tim. iv, 1, 2, 3- 
Dyna bropliwydóliaethau ag yr oedd y cyflawniad o honynt i 
gymmeryd Ue yn mhell cyn Ail ddyfodiad Crist neu y Mil- 
flwyddiant. Y darllenydd diragfarn a weí fod y cyflawniad o 
honynt wedi cymmeryd lle. Ffydd i wrandaw “ ar bob gair a 
ddmo allan o enau Duw” oedd gan y saint gynt; ond y tnae 
dynion wedi ymadael oddiwrtli y ffydd honoyn awr, gau ym- 
ibiidloni ar ambell i air, neu ranau dewisol a ddaeth allangynt 
o enau Duw yn lle hyny. Ftydd i dderbyn “ yr arwyddion byn 
a ganlynant y rhai a gredant” oedd gan y Saint gynt, sef bwrw 
allan gythreuliaid, &c; oud y mae dynion wedi ymadaej ortdi 
wrth y ffydd hono yn awr, gan floeddio “ nad oes eu heîs'ieu.’’ 
Ffydd i dderbyn arddodiad dwylaw er derbyn yr Ysbryd'Glân, 
ar ol cael eu bedyddio er maddenant peehodau oedd gan yr Eg- 
Iwyä gynt, ond y ruae dyuion- wedi ymadael oddiwrth y flÿdd 
hono yn r*wr, a dywedant heb un sail, fod hyny wedi darfod; 
ac y maent, fel eu tadau, “yn wastàd yn gwrthwynebu yr Ys- 
bryd Glàn.” Pfydd i dderbyn yr efengyl, nid mewn gairyn 
unig, ond mewn nerth ac mewn sicrwydd mawr yn yr YshryJ 
Glân oedd gan y saint gynt, ond y maeut wedi ymadael öddi- 
wrth y ffydd liono yn awr, gan gofleidio “ efengyläu ereill,” 1 
rhai sydd mewn gair yn unig yn ei lle, Yr oedd gan blant Duw 


UDGORN SEÎON. 


I6S 


pvnt ffydd i dderbyn dawn ìaehâu, gwneuthur gwyrthiau, pro- 
phwydolineth, gwahaniueth ysbrydoedd, amryw dafodau, a 
diyfieithad taftalau; y mae dynion wedi ymadael oddiwrth y 
ffvdd Imno hefyd, gao waw.fio a dírmygu y sawl a broflfesa eu 
mwynhau. Ftydd i geisio doetliineli gan Dduw oedd gan y 
saint gynt, ond y rnae dynion wedi tjmadael oddiwrth y flíydd 
hono yn awr. gan ehwilio yn unig am ddoethineb yn y colegau, 
&c.,. Pan fyddai plant Duw yn trláf yn y dyddiau gynt, yr 
oedd ganddynt ftydd i alw atynt henuriaid yr eglwye, ac i’r 
cyfryw i’w heneinnio ag olew yn enw’r Arglwydd, gan gredu y 
hyddai i weddi’r ffydd iachâu’r ciâf, yn ol addcwid Duw; ond ŷ 
mae dynion wedi ymadael oddi w rth y ffydd horio hefyd, gan alw 
atyiit feddygon yn eu He. Y m«e hynyna yn ddigon, feddyliaf, 
i broíi fod y brophwydoliaeth fîaenorol wedi ei chyflawni, sef 
foí dynion wedi ymadael oddiwrth y ffydd iiono a roddwyd 
uawaith i’r saint, a thrwy hynv eu bod werli rlioódi “coel i ys- 
brydion cyfeiliornus, ac i atii'ra'wiaethau cythreuliaid,” o her- 
• wyddy ntaent yn tnvneuttrar hyuy wrth roddi coel i unrhyw 
atlu'awiaeth sydd yn groesi air l>uw. Dichon fod y darlienydd 
yo harod a gofyn - A ydyw y ffydd h&no yn atighenrhcidiol yn 
vr amser presennol? Atehaí, ei bod yn angtienrheidíol, 
canys “ Ueb fiydd anhihosibl yw rhyngu bodd Duw,” medd yr 
afiostol. Ac mewn man arall, áywed— “ Meddyliwch aci cieh 
hlaenorÌRÍd [yr apostolion]. y rhai a draethasant i chwi air 
y rliai dilynwcii,” &c. 

Prophwydcliaetli arall n ddyfynwn yma yw, — “Gwybydd 
hyn hefyd y daw arnseroedd enbyd vri y dyddiau diweddaf, 
cynys bydd dynion a'u sertìh arnynt eu hunain, yn oriangar, 
D ymffrostwyr, yn feilctiioti, yn gablwyr, yn anufyddion i 
yn anniolchgar, yn annuwiol, yn angf;aredig, yn torri 
-'fammod, yn enllibaidd, yn ftnghyrnŵur, yn ddiserch i'r rhai 
,la ' y n ffadwyr, yn chwyddedig, yn caru melys «hwar.it yn fwy 
” afi , vn Duw; a clianddynt rith duwiòldáb, eithr 'wedi 
ei grym hi”-Tim. iii, 1 — f,. Nid oes un dîtrlfenydd 
'mchwilgar a nmmheua nr nr.d yw y brophwydolineth yda 
■'nli ci ebyflawiti i raddau pell, fel nad oes CTsfeu manylu ar 
‘ ii. peth eynnwysedig ÿnddi. Pan gynhyrflr llawer i wf» & 
^trcfydd, chwifeant utn y hiald liosocaf, a’r oapeli -neẅ syrmg- 
b narddaí, heb edrycìi i gywirdeb egivyddorion na’u cysson- 


164 


CBO.OUK SEtOS. 


fleb â gair Duw, ond yiafoâiiloiô ar eu crefyd.i, os'bvcW rrmma 
y synagog wedi eu gwychu ÿn hnriUÌ. a’r parch .iysgwylieiîig 
yn cael ei roddi i'r fodrwv aur. a hyn y o herwydd cii b<*i vn 
feilchion. Mae blaenoriaid cyfíogedig y Itobl mor .-iriaiigar. ‘ẃl 
y gadawant un blaid ac at y Uali, os dealhmt y càr.t yeliwHiwg 
o gyflog, eerch torri eu cyfámmodau” wrtii wneutiiur feìly. m- 
wrth hyny yn cyflswni y brophwydoliaeth trwy fod yn ar'm- 
gar. Deailed y darüenydd mai ni<l ;tt rai dibroffes y cyfeiria 
yr apostol, ond y r’nai sydd “a ehanddynt ìith liuwioliifb.'' 
neu rywfath o grefydd o waith dynion, gun “ wmiu Giii'îit 
duwioldeb,” sef doniau yr Ysbryd Glân, neu allu Duw, gan 
“ bentyru iddynt eu hunain athrawoo.” Propiiwydodd yr sp- 
ostol hefyd y buasui iddynt “ ddysgu bob amsér, ond heb aìiii 
dyfod un aniseri wj'bodaetli y gwiriwierid.” Pe'iy y mae yn 
ein dyddiau r.i : adwaenitf bregetliwyr nc ofFeiriaiii ag sy<îd 
wedi treulio eu hoes i ddysgu. nc etto nid ydynt weii dyfod i 
wybodaeth y gwirionedd. yr hyn sydd yn gyflawuiad ilytiiii'- 
enol o brophwydoliaeth Paul. 

Wedi i’r lesu osod i fyny ei deyrnas yn y dydcìian gynt. yr 
oedd yn rhaid i : r saint “ rodio yn ol y rlieo! hon.” neu “ gailtf 
pob peth ar a orchymynodd c-fe iddyM," ond Judas a ddywed- 
odd, pan yn ail adrodd prophwydoliaeth Eboc am yr Arg!«v!il 
yn dyfod gyda rayrddiwn o’i saint, y bydiiaí yn yr “ atíiicr 
diweddaf watwarwyr, yn eerdded yn ol ett chwautau annu»'- 
iol eu hunain.” Y mae yr holl wahanol bleidiau crefyddol yn 
gwrthod rhodio yn ol y drefn a’r driysgeidiaeth apostolaidd.ac 
felly yn cyflawni prophwydoliaetii Judás, trwy rodio yn ol eu 
ehwantau eu tiuuain, yn anianul, htb jbdyr Ygln-ycl ganddyid" 
Mae yr holl enwadau crefyddol wedi didoli cu Imnain.” ac y 
maent yn gwadu nad yw vr Ysbryd ganddynt, ac na'd oesci 
eisieu chwaith. 

Wedi profl y buasai i’r aposẁdion gaél eú iladd. bleiddiẅ 
blinion ddyiod i’r eglwys. y bobl i droi ymaith eu clnstiau 
oddiwrth y gair, ac at ehwedlau. ac i’r efengyl gae) ei chym- 
meryd or byd am nad oedd y dduear yn deilWng o lioni, ac 
fod yroll wedi eae! eu cyflawni y„ liythyrênol, fel eu llefarwpl. 
gwelwn fod Paul wedi dywedvd v gwir. sef m. fuasai r Md- 
flwyddiant nac Ail ddyfodiad Maby I)yn y„ cymn.eryd ile hyd 
oni ddê) ymadav;iad yn gyntaf. 



nnaiîON srtiON. 


105 


Yn nesaf, at arwyddion ei ddyfoiiiad; nc hyderaf y gwna y 
darllenydd ddarllen yn ddiducdd, rhag i’r dydd hwnw ddyfod 
pan « bydd efe yu ei anghrediniaetli, a chael ei gospi am hyuy 
iel y cafodd y cynddiiowiaid gynt, canys “ fel yr oedd yn nydd- 
imi Noah ac yn nyddiau Lot, felly hefýd y bydd yn nyîodiad 
M«b y Dyn.” 

(T'w barhau.) 


CYMMANFA ORLLEWINOL MORGANWG. 

Fk gynnaliwyd y Gynniianfa uehod yn Neuadd y Saint, Aber- 
tawy, ar yr lleg o’r rnis hwn. Ain ìianner awr wcdi deg galwyd 
y cyfarfod boreuol i drefn, a dechreuwyd trwy gànu, a gwedd- 
iodd yr Hennriad D. Davies, Liiuielli. Yna annerchwyd y 
gynnulleidfa liosog gan y Llywydd Thomas Ilarris yn debyg 
fel y canlyn : — Frodyr a Chwiorydd, — Gyda llawenydd gallaf 
iiysbysu y meddwyf deimladau dymunoi y boreu hwn, yn 
ugwyneb fod pob peth fel wedi cyduno i fod vn ffafriol i’n Cym- 
tnmifs,— yr hîn yn hafaidd, — tyrfa íiosog o Saint a Swyddwyr 
"tìiii yingynmill,- amryw Lywyddimi Cyrinadleddau, a Llyw- 
yddiaeth yr Eglwys yti Nghymru yn bresennol, ynghyd ag 
Ysbryd daiouus Duw yn gwresogi pob mynwes, ac yn sirioli 
pob gwyneb hyd y nod ar ddechreu ein Cymmanfa, &c., &c. 

Yna galwodd ar y Llywyddion caniynoi i hysbysu sefyllfa 
gwahanol ddosparthiadau y Gynnadledd . — 

Ir IJenuriad Jolin Jones. St. Brides,— Dosparth Penybont» 
— Mae y Saint a’r Swyddogion mewn sefyllfa dda. iMeddant 
sel ddwyfol dros adios Duw. yr hon a’u symbyla i’r penderfyn- 
iail o wneyd, gyda bpddlonrwydd, yr oll a ofynir oddiar eu 
‘iwylaw gau weision Duw. Yr ydym yn prpgethu allan agos 
«iliob mun yn ein cylch, ac y mae argoelion y bendithir ein 
ilafur â llwyddiaut. 

tr Hcnuriad Itees Jones, Cwmafon,— Dosparth Aberafon, — 
Ir wyf yn deall fod undeb a churiad yn mhlitli y Swyddogion 
arSuint yn miiob Cangen o’r Dosparth; ac mae y profiad a 
gawsoni yn y mynetlol, yn awr yn allu effeithiol yn eln plith i 
'•itbäcfyll drwg a mwyhau ein gweithrediad mewn daioni* 
fiyita dywenydd y gallaf sicrliau i chwi heddyw fod argoelion 
boddlouu* o gynnydd yn ein plith yn mhob ystyriaeth. 


166 


UDGORN SB10N. 


Yr Hemirîad John Evans, Treboeth, — Dosparth Abertawr, 
— Mae y Saint yn teimlo yn dda yn y Dosparth hwn yn gyff- 
redinol, — llawer wedi ymfudo, ac anrryw wedi en bedyddio yn 
eu lle, a rhaio’r cyf'ryw wedi cael eu galw i'r Offeiriadaeth, yr 
hyn sydd yn brawf fod y gwaith ar gynnydd, Y maent yn 
myned yn mtaen yn fywiog yn Nghangen Tref'orris, dan lyw- 
yddiaeth yr Henuriad Hopkin Jones; cafodd un o flaenoriaid 
y Wesleyaid ei fèdyddio yn gyhoeddus yno dydd Sul diweddaí. 

David Davies, ídywydd y Gangen (ìymreig yn Abertawy,— 
Gallaf gyd-dystio á’r Brawd Evans am sefyllfa y Dospartb 
hwn. Bedyddiwyd chwech yn y Gangen hon vn ddiweddar. aç 
fe welir y swyddogion yn fynycli gyda by wiogrwydd yn p:e- 
gethu agos yn mliob congl. 

Yr Henuriad Wm. Lewis, Alltwen,— Dosparth yr Ailtwen, 
— Mae teimlad dymunol yn ein plith fel Saint.gydag ychydig 
eithriadau, fel y gellir dysgwyl yn mhlith cynmfer. Nid (K*a 
cymmamt o sylw ag a ddymunem yn cael ei roddi i bregethu; 
gan hyny, yrydym yn mynedállyfrauo dŷ i dŷ, aeyn ilwydilu 
yn rhagorol yn y ffordd hono. 

Y Llywydd T. Harris. — Yr wyf yn dra boddlongar yn sef- 
yllfa bresennol y Gyntiadledd. Nid llawer o’r “ doethion” a 
alwyd, etto, y mae Duw wedi llwyddo y gwaith yn rhyfeddol 
yn nwylaw oflerynau gwael; na wangaloned neb o ltonom o 
herwydd eio gwaelder, ond ymnerthwn yn ein Duw, fel y 
byddom yn gedyrn yn Israel, canys y mae y gwaith afeddwn 
yn fawr, ydyw, yn fwy na dim a fu ar y ddaear er y Cread hyd 
yn awr, acefe a lwydda. Pe gwybyddai y byd y fiifed ran o’i 
fawTedd, deuent, gyda’r boddlonrwydd mwyaf. a’u trysorati 
gwerthfawr i’w gynnorthwyo, &c., &c 

Ehoddwyd awdurdodau yr Eglwys i sylw y Gymmanfa, ao 
fe dderbyniodd yr oll o honynt y gymmerádwyaetli wresocaí, 
heb un eithriad! Sylwodd y Llywydd Harris fod undeB y 
Saint yn syndod i’r byd, &c. 

Cymmeradwywyd y Llywydd Thomas Ilarris i barhau yn 
Lywyddiaeth y Gynnadledd, a phenodwyd fod yr Henuriad 
John Davies, gynt o Eeirion, i fod yn Gynghorydd iddo. 

Y Llywydd Israel Evans,— Dylem ystyried, pan yn cymtner- 
adwyo I.lywyddiaethau yr Eglwys, mai gweithredu allan eu 
cynghorion a’n gwna yn deilwng, ac nid codiad ein llaw yma 


ÜDGORN SIÍION. 


167 


ynunjg; ac os diystyrwch unrhyw Swyddog yn,yr Eglwys- 
byddwch wrth hyny yn diystyru yr hwn a’i danfonodd. 

Rhydiihawyd yr Henuriad Wra. I.ewis o fod yn Ddosparth- 
wracyn Ysgrifenydd y Gynnadled.i, a phenodwyd yr Hennr- 
iad Jojin I)avies yn ei le. Yna darllenwyd y gwabanol gyfrifon 
er boddlonrwydd i bawb. 

Wedi deall wrth ddarlieniad y.Cynnrycliioiiad fod 20 wedi eu 
bedyddio yn y chwarter a cliael annogaethau teilwns gan y 
Llywydd Harris i fod yn garedig i ddyeithriaid, ymadawyd dan 
fendith y Llywydd Daniels. 

Am ddau o'r gloeh, wedi canu. gweddiodd yr Henuriad 
Abçdnego Wiliiams, Mertbyr. Yna hysbysodd y Llywydd T. 
Ilarrisy treulid y rhan fwyaf o’r cyfarfod i breeethu yn Seis 
neg (gan fod yno lawer iawn o f. neddigion wodi dyfod i’r Ue i 
wraudo), ac annogodd y Cymry i fod yn arayneddgar. 

Y Llywydd B. Ashby,— Edrycha y byd ar y Saint fel rhai 
yn credu rhyw bethau dyeithr neu wrth-feiblaidd, ond Did o 
hcrwydd fod y Beiblyn dweyd y naill beth nâ’r llall y pregetha 
y Saint, ond o herwydd eu danfonwyd gan Dduw. Etto hyn a 
allwn ddweyd am y gwalianol eo wadau, — Nad y w yn bosibl i’w 
hamrywiol athrawiaethau hwy a’r Beibl fod yn wirionedd, 
canys gwrthwynebant eu gilydd. Ond gwyddom ni y cynnwysa 
y Beibl egwyddorion ag sydd yn rhaid eu gwneyd cyn y gellir 
caeliachawdwriaeth. Nid flfydd hanesyddol am Iesu Grist wna 
y tro, ornl rhaid credu yn anysgogrwydd ei eiriau yn awr cyn 
y gcllir cael bywyd tragywyddol. 

Pwysodd egwyddorion y Saint, a rhai y byd sectyddol, yn 
ngliloriiinnau yr ysgrythyr, a chafwyd rhai y sectau yn brin o 
fwy nâ phedair wns y pwys. Yna aeth rhagddo gan bregethu 
yr cgwyddorion sydd yn dechreu dyn yn Nghrist, yn effeithiol 
iso' n, a therfynodd gan ddwyn tystiolaetli nerthol am y gwir- 
ionedd. 

Y Llywydd Israel Evans, — Mae y sylwadau blaenorol gan fy 
nirawd yn wirionedd, os yw y Beibl yn wirionedd. Pe meddai 
rl^w sect fwy neu well egwyddorion nâ ni, awn atynt i’w dysgu 
gyda’r pleser mwyaf. — Bcrnir fod ein hegwyddorion ynnewydd 
neu ddyeitlir, ond nid felly y mae, canys nid yw yr liyn a 
gredwn ddim amgen r.â'r hyn a gredwyd ac a weithredwyd gan 
Saint Duw gynt. Nid ystyriwn fod y Beibl yn ddigonol gyfar- 


Î6S 


ÜDGORN SEIOK. 


wyddyd, ac yn hyny ogrediniaeth nid ydym yn gwahaniaetha 
oddiwrth ein cyd-oesolion yn gyífredinol, ond yn nnig y credwn 
ni mai “ dadguddiad” oddiwrth Dduw sydd yn eisicu yn ych- 
wanegol. tra y credant hwythau mai y Common Prayerf 
•'Cyifes Ffydd,” ac “ EsDoniadau.” — Pwy a welodd amser yn 
eyfuewid gwirionedd i anwiredd? ìíeb. Pa fodd y dichon í’n 
egwyddorion fod yn gyfeiliornus yn awr tra yr oeddyut ynwir- 
ionedd gynt ? 

Yna eyfeiriodd at wahanoi addewidíon yägrythyrol. gan ofjfh 
— Pwy a feddant y s> twedd perthynol i’r addewidion hyny yn 
awr? 

Y Llywydd Daniels. — Jlae gwirioneddau pwysig wedi en cyf- 
eu o flaen y gynnulleidfa heddyw, a’n dyledswydd ni fe) Saint 
yw bod yn ddyfal bob amser i ymgais am gael ein cyd-ddýnioa 
i Iîglwys Dduw. trwy draethodu, pregethu, neu sierad yn gyf- 
rinachol; oblegid ni acbubir y byd wrth edrych arno, oiui y 
mae yn rhaid gwneutliur ymdrechiadau gwirieneddol. Paẃb 
na phregethant yn unol â'r Beibl nid ydynt o Dduw, a gwyiM* 
om nad oes neb yn y byd, ond y Saint yn pregetliu yn unol â’r 
Beibl. Gan hyny, dylai fod yradrediiadau diorpliẃys gan 
bawb sydd yn adnabod Eglwys Dduw i aehub y byd. Hyder- 
af fod pawbsydd yn bresennoi wedi cael anniigaethau digonoi 
yn y Gymmanfa iion i’w symbylu i fod yn fwy diwyd a dyfal- 
harhaus gyda eu dyledswyddau. eanys bỳr-waith a wna yr 
Arglwydd ar y ddaear. Gan hyriy. caífbr eio gweithrcdoadd 
yn deilwng o gyinmeradwyaetli Dnw, fel y caffom ein gwaredu 
yn brydlon o Babilon. 

Gailaf dystio fod Joseph Smith yn Brophwyd i D'iuw, ac 
mai pobl dda, dan nawdd y nefoedd, sydd yn byw yn Utuh. 

Yna cymmeradwy wyd y Llywyddiou a Jywyddant y Cang- 
enau i barhau felìy yn y tri mis dyfodol. 

Rhoddwyd cenadiaeth i William Ríehards, Cwmhwrla, i 
fyned i bregethu, a chymrneryd gofal fod trigolion Bro Browyr 
yn eael cynnyg ar Efengyl Crist yn nghyflawnder ei ben- 
dithion. Yr Arglwydd a’i llwyddo i ddwyn llawer j gofleidioy 
gwjrionedd yn fuan. 

Hetyd fod Jenkin Dayics, Abercenffig, i fyned i Drefnéwydd, 
ger Penybont, i gyhoeddi y ẅewyddion da, a dwyn yr onestíon 
eu calonau i Lglwys DJuw. Benditii y nef fyddö ar ei lafur. 


UDUOHN SBION. 


169 


CimnioMdwywycl yr Henuriaiil Einrys Davies, Aberafon, a 
,John Jones 8t. Briiies, i fod yn olygwyr (auditors) ar wahanol 
gyfrifon y Gynnadledd. 

Wedi deehreu y cyfarfod hwyrol fel arferol, galwyd ar Wm. 
Jones, Llywydd Cynnadledd Caerfyrddin, yr hwn a sylwodd 
fod pobl gynt yn erefydda yn gydwybodol. ae ar yr un pryd yn 
tywallt gwaed y Saint. Tystiolaetliodd am ddwyfoldeb y 
gwaith hwn, gah eglnro egwyddorión yr efengyl. 

Abednego Williams, Llywydd Cynnadledd Merthyr, a ddy- 
wedod'l.—Gellweh ddéall Mormoniaeth yma yn well nag mewn 
«n capei arall yn y dref. Yr ydym ni yn credu y Beibl yn 
gyfangwbl, ae ain liyny y mae ereill yn dywedyd nad ydym. 
Yna cydmarodd gynlluniau y byd â ehynllun Mab Duw, a 
phrofodd yn eglur eu bod yn groes i’w gilydd, &c., &e. 

David l)avies, IJywydd Cynnadledd Llanelli, a ddangosodd 
ragóriaetli Efengyl Crist ar efeneyhiu’r byd. Dywedaj fod y 
bobl yn cwyno am ein bod yn pregethu yr nn peth, ond, gOfyn • 
ai, — Yn enw rheswm, beth a bregethwn ? pe dywedem rywbeth 
yn amgen i’r hyn a ddywedai Paul, byddai ■* aiiatliema marati- 
atha” yn arllwys eu cynnwysiad arnom, &c.. &e/ 

Yna y Llywydd Ashby a roddodd addysgiadHU rhagorol, yr 
hwn a ddangosndd mai trwy wneuthur daioni i’w gyd ddyn yr 
eunitla dyn ddedwyddweii yn y fynwes, &c.. &e. 

Y Llywydd T. Harris a ddiolehodd í’r gynnulleidfa am eu 
hastudrwydd yn gwrnado drwy y dydd, gan en liannog mewn 
sobrwydd i ufydd-dod. Terfynwyd trwy weddi gan 

JoiiN Dayies, Ys/jrifenydd. 


U I) G 0 II N S E 1 0 N, 

> H V 

g $aint. 


DYDD SADWEN, MAI 24, ISüO. 

Mak gwaith y dyddiau diweddaf yn fawr, a’r gweithwyr yn 
änaml; mae trefydd a phentrefydd, a llawer o blwyfydd eyfam 


no 


CDGOIiN 8EION. 


yn Nf.'liymru heb un o weision Duw i gynnyg i’r bobl efuniyl 
yr hedd. Mae Duw wedi galw,- Pwy a â? ac y mae llawer 
wediateb y flwyddyn hon,— Wele fi, apfon fi! a thrwy hyuy 
yr ydytn yn cael testun i fawr lawenhau am fod llawer o’r iliff- 
ygiadau yn cael eu gwneyd i fyny gan ein brodyr, - onu, etto 
y mae lle. Mae llawer yma a tìiraw yn sefyll i fyny i bregethu 
Mormoniaeth, meddenthwy, ac heb fod yu dal cyssylltiad â ni, 
nag â neb plaid arall chwaith; ac y maeyn druenus medriwl 
fod llawer yn Ng’nymru mor bell mewn traddodiad arhagfar», 
fel y credantfod y cynllun yna yn resymol a rheolaidd. Agor- 
ant eu synagogau i elynion y gwírionedd, a chaniatânt i’r 
eyfryw i ddringo eu pwlpudau i gablu Duw a rhegu ei bohl ; ae 
y mae Uygaid crefyddwyr yn sirioli wrth wrando ar ehwediau 
<’elwyddog y cyfryw, pan y gwrthodant roi benthyg eu clustiau 
i wrando ar y gwirionedd. Mae hyn oll yn uchel alw ar filwyr 
lesu i ddyfod i’r rnaes yn nertli eu Duw, ac ynahwy a wnant 
rymusder — trwy eu ffydd a’u gwroldeb, chwalant y niwl dudew 
nes y gwêl yr onestion eu calonau ddysclaerdeb efengyl ein 
Harglw'ydd — cofleidiant lii, ac ufyddhànt iddi. a eliant dystiol- 
aetb o’i dwyfoldeb, ac yna bydd ynfydrwydd ei chablwyr yn 
eglur i bawD o honynt. Yn awr. frodyr anwyl, y w yr ani6er i 
ynidrechu. 

Hysbvsiai> y Llywvdi>iaeth Bhydeisig.— “ Yn ngwyneb 
aaoshád amser ein dyehweliad i Utah. a throsalwyddjad bnsnes 
■ein llywyddiaeth, crefwn ani slyw i’r hysbysiad canlynol— 

Gofynir i Lywyddion Cenadiaethau, y Bugeiliaid a'r Llyw' 
yddion yn y Genadiaeth Frytanaidd, anfon i ni cyn y 30ain n 
Fehefin, yr ho'l ddegwm sydd wedi cael ei gasylu, a’r cyfrsn- 
iadau at y 1). Y. Barhaus. a Rhoddion at y Denil, am y cliw.n- 
ter yn terfynu Aiehefin SOain, oddiwrth y Saint o fewu eu 
Llywyddiaeth. 

Hefyd, yr edryclia y Bugeilíaid a’r Llywyddion yn y Genad- 
iaet.h Frytanaidd yr anfona y Prif Ddosparthw'yr yr holi ari.-ui 
ilyfrau a allant dros eu Cynnadleddau erby n yr un amser. 

Gofynir i bawb ag y mae arian iddynt yn y Swyddfa lion i 
ysgrifenu atom ni. gan nudi y s»m. 

Y mae yn ofynol i hob dyledion personol, pa un ai ani 
nwyddau, aiian, neu am gludiad llythyron gael eu talu cyn f 


UDOORN SEfN- 


171 


•lOain o Fehefin, fel na orfoder ni i gyflwyno y fath bethau i'n 
holynydrt i’w casalu. 

Gofyniryn bemìant am i’r holl bethau uchort gael eu hanfon 
i rii cyn, neu o hellaf erhy.n y 30ain o Fehefin. oherwydil fe 
ganir ein cyfrifon y rtiwrnort hwnw. 

F. D. Richards.” 

Dymunwn ninnau i’r trysorwyr Cymreig anfon y pethau 
uchort mewn pryrt ì gyrhaedrt yma o bellaf erbyn y 27ai.ii. 

Hwymodo y llong “Thornton.” Cadben Collitìs, ar y 4yrtrt 
o’r mis hwn tua Clmerefrog Newyrtrt, a 7<i4 o eneirtiau ar ei 
bwrcld, a tm rhai yr oedrt ItìS o'r Genadiaeth Scandinafaidd. 


Egwyooob Nbwybd Deshret.— Deallwu trwy lythyr y 
Llywydd Brigham Youngam Ragfyr 24. 1855. y bydrti nifer o 
iyfrau gael eu hargraiTu yn y Swyddfa yn Liverpool yn yr 
Atíhabet Newyrtd, yn yr hon y bydrt llythyren i ateb pob sŵn, 
» rtim nn dwy lythyren o’r un sŵn, «c fe ddysgir y ffurf new- 
ydrî o syllebu trwy holl ysgolion y Diriogaeth; yna cellir 
syllebu yn gywir yn oì svvn y llythyrenau, yr hyn rydd fantais 
fawr i blant, ac hefyd i ieithwyr ereill i drtarllcn yr iaith Saes- 
negyn rhwyrtd. Dyma annogaeth gref i’r Cymry i ymroi at 
dlysgu Saesnea . 

Ctmmanpaoedd,— lt Cynnaliwyrt Cymnianfa Bryeheiniog ar 
y27ain o Ebrill. Gwnaethpwyrt y rlian eglwysig o waith y rtyrtrt 
ntewn unrteb a Ilwydrtiant, a rteallais eu bort werti ei gario yn 
mlaen yn rtdiwyd â’u moddion açâ’u hy mrtrechiau yn y cliwar- 
ter mynertol. 

Yn yr hwyr yr oedd yr ystafell yn llawn o wranrtawwyr 
siriol. Y rliai a lefarasantyn ys.tod y dyrtd oeddynt, yr Henur- 
tad J. Thomas Lly wydd y Gynpadlertrt, yr Henuriaid Evan Rees 
aThomas Parry o’r Blaenau, ynghyd a’ch 
Gostyngedig frawd, 

Israei, Evans.” 


Mynwy — Y r un fath dywedwn ninnau am Gymmanfa Sir 
tyttwy, yn Nhrertegar y Sul canlynol lle y eawsorn y fraint o 


172 


CDGORN SHION. 


fod yn bresennol a í'weled yr un penderfynia ' 1 i sryssegru, eu 
hunain.eu harnser, a’u moddion i waith yr Arglwydd i’r graddau 
gofynol ganddynt, am yr hyn y diwallu yr Hwn a bia y gwaith 
hwynt â gallu a moddion i’w wneuthur. 


Y RHYFEL INDIAIDD. 

Dyweo llythyr oddiwrth Joel Palmer. Arolygydd Goruchwyl- 
ion Indiaidd yn Orcgon, yr hyn a ganlyn: — 

11 Yr aohos declireuol o’r anhawsderau presennoi yn Oregon 
d ’eheuoì, oedd ymddygiad oynhenus y dynion gwynion,” ac 
ychwanega, Ni allaf lai na theimlo mai ein dyledswydd yw 
gwneuthur y cyfryw drefniadau a amddiffynant fywydau yr 
Indiaid hyn, ac i gad w addewidion ac ammodau blaenorol hedd- 
wch yn ddidòr. Fe brofa y dyfodol fod y rhyfel hon wedi cael 
ei gorfodi ar yr Indiaid hyn yn erbyn eu hewyllys, a hyny hefyd 
an hlaid o ddihirod dibris. gyda dybenion i elwa ac i eniiill 
swyddau gwiadol, yn cael eu cefnogi gan boblogaeth liosog a 
ystyriant Drysorfa yr Unol Daleithiau yn wrthddryeh cyfreith- 
lawn i’w hyspeilio ganddynt. Wedi cael eu gyru i greulondeb 
niae yr Indiaid gan ymddygiadau creulonach dyuion gwynion 
tuag at eu pobl. Mae ammodáu wedi cael eu torri, a gweith- 
redoedd harbaraidd wedi cael eu cyflawni gan y rhai a broffes- 
ent fod yn dilinasyddio», ag a warthruddai gcnedloodd barbar- 
eiddiaf y ddaear.” 

darnheir iivn gan lythyr y Prif Gndfridog John E. Wool, 
yr liwn a ddywéd fod amryw o bohl a milwyr wedi penderfynu 
'ir, a uau o r newyddiaduron yn eyhoeddi o biaid gyru yr Ind- 
iaid allan or wlad. Dechreuwyd gwneuthur hyny lieb wahan- 
iaetliu rliwng geiyn na chyfaili, benywod na phlant, cyhyd ag 
y byddant yu gocliion neu yn Indiaid! Dygasent eu hanifeil 
iaid, gwnaet!ia'’t bob Indiad yn nod i’w saethau, hyd nes y 
mae yr Iiuliaid eyfeillgar wedi ymgynddeiriogi, ac ymuno â’r 
lleill raea n hunan amddififyniad, ac fe ofy n í r chwaneg o fìlwyr 
yr ünol Daleithiáü i wrthsefyll yr holl Iwythau rhyfelatt’g hyn. 
Trwy y cyfan fe anturiodd un o benaethiaid yr Indiaid dan 
fancr gynghrairiol, gau dystio ei forl dros heddwch, nad oedd 
efe na’i bobl am ymladif. önd o’u hanfodd yn orfodol, ac os oedd 


UDGORN SEION. 


ff'.'î 

rlwi o’i wir ienainc wedi ytnddwyn allan o le, y eafîeiit « ne\ <3 
iawii; a ohynnygiodd anifeiliaid yn ymbortìi i’r vobmteers mii- 
wraidd, y rhai a íiymmerasant y faritais ar ei sefyllfa anyindil'î- 
öynol, ac a’i lladdasant. Cymrnerasarit groen ei ben ymaith, 
torasant yinaitli ei glustiau a’i ddwylaw, a danfonasaut hwynt 
i’w «yfeillion yn Oregon ! 

Arâser a ddywed pa beth a wna’r Indiaid ; maent weiti de< hreu 
tiiìu y pwytli. Yr un y\v yr ymddygiad tuag atynt yn Nghai- 
ifornia, lle y mae rhyfel Iodiaidd arail hefyd. Ceir yr îianes a 
ganlyn yn y “ New York Herald” am Ebrill 2: — 

“Ar foreu y 28ain o Chwefror, ymosododd rhai o’r Indiaid 
yn ddisymmwth af ffermydd glàn yr afon Rogue, lle yr oedd 
deg neu ddeudueg o fllwyr y Cad. Pohnui yn aros. tra yr oedd 
y stweddill yn absennol mewn gwledd bedair milldir yn îs. Fe 
diiywedir i’r frwydr bariiau yn agos dros ddydd Sadwrn. ae ni 
ddiangodd ond rliyw ychydig o’r liohl wỳnion i roddi yr hanes 
Líaddwyd pob un o’r ffennwyr, n Ira lladdía erdtyìl a chyffred- 
inol o fenywod a phlant. 

Oiolctied y Saint nad felly y nrae yri Nhiriogaeth heddycliol 
Itiiìi. er ei bod yn gorweiìd yn y canol rhwng y ddau le. 

. Mae teithwyr yn synu fod y fath ddyianwad 
gany Mormoniaid ar yr Indiaid, fel rrad oes ond heddwch yn 
teyrnasu rliyngddynt. Mhc y Saitit wedi eu diliadu a’u porthí. 
éu golchi a’u cribo, gan ddysgn eeìfyddydau iddynt, ac yr. y 
ffimid 1)ono y maeiit yn dyfod yn heddychol a chysurus. 


“EMYN Y PROFIAD.”- YIi AIL RAN. 

íbiMYcAWE Oi,vgyi)d,— M cgys y ccfais hamdden a eliyfle y 

; T } 1 ‘ eanu yniaith f > “ Dhrallod,” goddefwcj, j n ,i etto, 

ej,f l \ h0n ; 1 * anu Croesaw Orfoledd, y„ Eglwys Icsu Grist o 
• lUuty Ijyddiau Diweddaf, a llyma fe 


** Mae’r auel lân yn cann 
Hhwiia; .v gwydd a’r coedydd co.’* 

CmiA’it nos !— bu’n ymfantellu, 
Iristwch a gorthrymder im’, 
Wele r niíwi yn gwasgaru! 

Efy y drycin heibio’n cliŵiin; 


DDGORN SÌCIIIÎÍ. 


Wciii cyriiaeiid nod yr amcan, 

E gaed rhyddidi fy rlian;— 

Ti fy Nuw. sy’n lly wio’r. cyfan. 

Er fy ilesiant yn tnhob man! 

Ffyrdd ein Iôr y’ntuwch pob deall ! 

IJwch pob trefn, yw, Trefn y Nef ! 
“ Y naill bctit ar syfer arall,” 

Ydyw urdd ei drefniad Ef ! 

Heh y chwerw, beth yw’r meius? 

Heb y nos, pa beth yw dydd? 

Heb elyniaeth byd caethiwus. 

Beth yw heddwch breiniau rhydd? 

liliodded poen. ar gyfer pleser, 
Rhodded drwg ar gyfer da, 

Gadael drwg yn Uwyr, a adfer 
Ddyn i’r gwynfyd a fwynhâ ; — 
Hyneglurodd nerth Cyfiawnder, 

Yn y trosedd Oyntaf fu. — 

I Drugaredd o’r uchelder, 

Arnom oll i wêuu ’n gu ! 

Rliaid er puro’r aur a’r arian, 

Rhoddi tawdd i’r rhai’n mewn tân, 
Rhaid, wrth demtasiwnau satan 
Er ty mhuro innau’n lân! 

’Nol darostwng, mae dyrchafu ; 

Wedi rhwymo, mae rhyddhau; 

Ar ol wylo a galaru 
Mae gorfoledd i’w fwynhau ! 

Dengys tymhestl, nerth a thyfiant 
Gwraidd, ’noi Uedu yn y llawr, — 
Dengys tndlod, werth y mwyniant, 
Yn fy nghalon innau ’nawr! 

Profi pob-peth, da!.” er hyny. 
"’Rliyn sydd dda,” — a gwadu’r gau 
Duw ei hun a’m dyg i fyny, — 

Dyd i’m calon lawenhau. 

Melus gwrdd a tharddiad flfynnon, 
Wedi goiidef Syched rnaith! 
Dedwydd gorphwys, o dir estro'n 
I’r llnddiedig ar ei daith! 

Megys nhiUiad yn y cwmwl, 

Lle caf lcwyrch llýgad haul — 
Ydyw hamdden facii i’r iriŵidwl, 
YYiedda’u lloa ar fifrwytli didraul. 


ül>GOKN SK10N. 


275 


Dorau llyiiain gwawl y by wyd, 
Ymugorodd o fÿ bilaeo! — 

Mae’r uwelon iaelius hyfryd, 

Ar adenydd, oll ar daen! 

Dacw’r las-wawr yn ymgolii! 

Dydd sy’u liedu itr bob llaw! 
i)aew’r liaul a’i bur oleuni, 

Yn goreuro’r bryniau draw! 

Catiilau pér sydd ar y eangau, 

Yn teiori rhwng y t2a.il ; — 

Mawl boreuol ar anthemau — 

I fy mliroflad nid yw’n ail ! 
Clodydu byw a leinw’m eaìon ! 

Dyrehat fawl ag enaid rhydd! 
Llifa lieddweli im' fel afon, — 

Caf oleuni - ‘eanol dydd!” 

Fy rhiriweddau fo’n blaguro, 
Goruweh twf y dyffryn bras;— • 
Gwir digymmysg wy’n gofleidio — 
Unlliw saif, — fel awyr lâs! 

Yn ei wydd diflana mawredd, 

A gogoniant byd yn Uwyr! — 
Gyfoeth, urddas ac anrhydedd, 
Giiiaut fel “cysgodau’r hwyr!” 

0! fy Nuw, ’rwy’n Jlawenychu, 

Yn dy gariad — sy’n parhâu; 
Drlydd a nos wy’n gorfoleddu 
Am wirionedd i ryddhâu! 

Pob amgylchiad a’m cyferfydd, 

^ Sydd i mi’n mwyhau ei werth,— 
Iîi (idyddanweh yn mhob tywydd, 
Sy’n chwanegu i mi nerth. 

Uen (jiefyddau. meirwon Babel ! 

Aunigonol y’nt i gyd, 

1 roi bywyd yn ddiogel, 

Aru uu orig fèr ei hyd! 

Gau pob gau — eu holl ddylanwad — 
Dim o ddim, ond gwegi’n ilawn ! 
Sŵn heb sylwádd — yn atnddifad 
0 ysbrydawl ddwyfol ddawn ! 

C refydd Bur, sy’n ’nawr yn nitliio, 

• 1 raddodiadau r byd o’r bron! — 
abie’r eenedioedd yn ymwylluo 
Oflaen dydd gwyntylliàd bon! 



1 75 


CDGOÎtN SBIOS. 


Grvm anfeiíìrol OfTeiriaiiaeth 
Fawr y Netoedd í'riwia ’na«r 
Gestyll eedyrn a».eliredini!ietl>! — 
Holl ogoniant Babel Fawr ! 

Mae fy inod yn un o ddeiìiaid 
Teyrnas Iesu. ’n lloni 'inryd. 
Ae yn ennyn fy holl enaid. 

Yn sêì dánllyd drwyddo’i gyd! 
Dryllio eaerau twyll y geiv». 
Ŷdyw’r nwy-flant leiuw ’rnron. 

• Cael Lly wodraetii Duw i ganiyn, 
A byw byth yn heddwch hon. 

Tra bo’m tra*ed ar dir caethiwed. 

Ni orphwysaf' — gwcithio wnaf’, 
0 dan aììu l)uw, a’i nodded - 
Y'na gwaredigaeth gaf; 

Arehaf beunynd nerth ei Yshryd, 
Tystiaf drnsto ar boh eani, 
Dyina gysur pena’ mywyd — 
Cariad, ato, lysg yn fflam ! 


Abtrtam, Maiii, 1856. Dewi Ewbi> Jones. 



l)VLEDION AM I.YFRAU AR Y GW íHANOL GYNN A DÍ.EOO Aü ASI 
Y CHWAHTER YN rEUFYNU, MAWRTH 31, IS56 


SirFynwy, i!30 4s 8c; Dwyreiniol Morganwg, £50 19s lOe; 
Goriîewin Morganwg, £iûl is Sfc ; Lianelli, £46 lls DJc; 
Caeriýrddin. £2 2 I8s 5e; Penfro, £4 7s 4c; Sir Aberteifi. 
£15 l4s; Meirionydd, £11 ls lic; Fflint. £15 8s O5C; Din- 
byeli, £11 5s 6c£; Dyfl'ryn Conwy a Môn, £10 3s I lc ; Cangen 
Liverpool, £3 2s 5jc ; Swyddfa Liverpool, 6s 9 jc ; Iienffornu, 
£1 I3s 6c; Brycheiniog. £1 17s2c; Cyfanswm,— £326 Hs. 

Derbyniadau am LyfraU o Ebuill 25 iìyo Mai 23. -G. 
Eoberts, £1 9s6e; J. Treharn, £1 10s 6c ; John Davies gan 
Wm. Lewis, £4 6s 7^c; Hugh lioberts, £1 ; Wm. Jones los; 
T. Stephens gan Wm. Lewis, £18 7c; T. Rees, lOs 6c; J°' ul 
Gibbs, ls lc ; Thomas Jones, 5s; T. Stephens, £4, 



CYNNWYSlAf). h'id 


tÜIP.wydilisiit lf j; 

Cyimnanfa Abertawy 

Golysydrtiaeth— Hjübysiart y Llywydriiaeth Bryrtemi", Âic •*" 

Hliyfel Indiaidd •••■ 

liinjn y Prnfiad 173 



A P. E R T A W Y : 


AftORAITWYD A CinilOFDDWYD GAN D. DANIELS. 


ÜDGÖRN SEION, 


ŴÜ'CH i> Ŵlíiît. 



Rhif. 12.] MEHEPIN 7, 1856. [Cvf. IX. 


PRIODAS A MOESAU YN UTAH. 


Amunchiad a yfgtifemnjd gan yr Henuriad Pur/cy P. Prutt, ac a 
ddarUentcyd yn Sasiwn Smedd Utahqan Mr ■ Thomas Bullorh 
l»ÍJ ysyrifenydd >j Tŷ, yn neuadd y Cynrhychiolwÿr. FiUmort, 
Rìtaofyr 31, 1855, Tuiodd adodau y Senedd eu diolehy&rwclt ir 
mdirr fru:y bleidlais wfrydol , a thrwy gyffelyb bleidlais arehta- 
aru i’r Annewhiad yad ei yyhoeddi yn y 'd eserel Ntus ’ 

( Allan o’t "Dcseret iY ews.”) 


Me. Llywydd a boneddíyion,— Ar agoriad Sasiwn bresennol 
C ’ ia Setiecl11 ftyuyddol, eefais yr anrhydedd o gael fy etliol i f 0 d 
yu gaplan y Cynghor. 


Gosodwyd fi ar y pryd, ac yn y lle hwnw, dan lẃ difrifol i 
awn gyflawni dyledswyddeu yr alwad uehel a santaidd 
lcn liyd eitliaf ty ngallu, a dwyg annogwyd fi gan yr abrhyd- 
WiLywydd, Mr. Rimball, i fod riid yn uuig yn daer mewn 
8 _ e 1 vn ■5’ 8t °d y Sasiwn, ond hefyd i gynorthwyo à'm hadling 
' ”“ rtìo sef ydlíadau rnoesol a chyfeillachol ein gwlad.. 

11 unol a'r gofalon cyssegredig hyn a osodwyd arnaf, 
siperais, drwy beth tratfmh, yr Annerehiad yma, yr hwa 
’ 8y afflawr hleser, yn eaei y fraiut o'i osod o'eh blaen ; uid 
J n 'g,ueuy n fwy a f„eillduol tr eich rnwyn chwii eithr er 
Jü pool em Tiriogaetb,— ein cenedl, a’r byd. 

íhvàdiá f'! 6m ***** ‘‘'uanc a ehynnyddol oddeutu eeiai» 
e gv eriu lywodratth anymddibynol. ac i gy ineryd ei 

[Pkis ly. 


unooRN seicw. 


JTÍ 

}l c ỳn mhlith y teulu o Daleithiau Amerieanaidcî'. y mae yn 
gweddn i‘w dinasyddion, ac yn enwedis? y rhai sydd yn ym- 
-wneyd â svlfaenu ei sefydliadau, i buro eu hunain. ac i diiyfod 
ynyhyd gyda chalonau pur a dwylaw glAn-, ac, yn wisyeüig â 
goleuni rnegye â mantell. i osod sylfaen f?urf-lv wodraethol. ac i 
wneutlmr neu fabwysiadu y cyfryw gyfreithiau adueddanti 
bnro a* dercbafu y bobl, -sefydlu cyffawnder ac hoddwcli. a 
îliosogu a bytholi cenedl o ddynion rhyddion yn y radd Bcliaf» 
gyrhaeddiadau moesol. dysgedigaethol, a nerthol. 

Ni ddylai un mesur gwasanaethyddol dros amser ueu am y 
presennol gael He yn yr hyn a gyfansoddwn, na chael dylan- 
ẁädu arnom am foment, Gweithredwn, nid yn unig, neuyn 
fwyaf neillduol drosom ein hunaio, neu dros yr oes sy’n byiv; 
eithr dros fyrddiynau anfynegol o liiiiogaeth, a thros oesoedd ag 
ydy nt etto heb eu geni, pa rhai yn ddiau a ddylanwadir gan ein 
sefydliadau ; ac y Êfurfir eu moesau, eu bymarweddiadau, eu 
r heol.au, ac hyd y nod eu cydwybodau, fwy neu lai, yn ol y 
eynllun a osodwn iddynt. 

Mae awyrgylch foesol iachus, a chydwybod wedi ei phuroa'i 
goleuo gan ysbryd y gwirioncdd, yn anliebgorol angenrheidio! er 
tyfiant parhaus cenedl, ae er nerth a pharhad sefydiiadnu. 

Mae y Creawdwr holl-ddoeth, sef Duw Natur, wedi plami >n 
y galon ddynol serehiadau neillduol, pa rhai, gyda. iawn wrtaith 
a chyfarwyddyd, a roddaut fodoliaeth i gylymiadau teúluaidd; 
yua. yr angenrheidrwydd a’r pwysigrwydd o’r cyssy lìtìadatí 
moesol a chyfeillaehol, a’r sefydliadau er eu hiawn gyfarwydi- 
yd a’u llywodraetii. 

Cytraäth gyffredinol Natur. u gorchymyn cyfiawn a ntawr 
gyda henditli ydywjfod i’r naill a’r holt rhywiogaetiiau arolliau 
a chyflawni tnesur eu crendigaetli. Dyma dyfìant teuluoe'Wr 
eginrn cenedloedd ; ac yna. fel y sylwasom o’r blaen, gweler yr 
angenrbeidrwydd o gyfreithiau wedi cacd eu sylfaenu mewn 
doetbineb, i aniddiffyn íef pe byddai, ffynonell a tharddiai 
hywyd. 

Mewn gair. — scrcbiadau a sefydliadau moesol a chyfhillaohW 
yilynt w'ir sylfaen pob lly wodrâeth. pa un bynag ai yn deaSi' 
aidd, Eglwysig, neu yn Wladol. Os y rhai hyn a wyrdroit. 
neu a sylfaemr me-' n cyfeiliornad, byddyr addeibul yn chwitluò' 
oll e’r gwaolod, ae fe gynnwysa o’i fewn hadau ei ddarfodedig- 


UÌMÎOIÎS 'SlälON. 


175 


aeth a'i diladansolJiad oi iiunan. Mao y ffeithiau hyn nid yn 
unij. yn liunan-eglur, ond yn unol a phob profiad: yn cnel ei ar- 
ddaiiä'os vn narfodedigaetli a dadansoddiad cenedloedd ac am- 
herodraethau cyntefig ; yn ogystal ag yn y gwendid a’r llygred • 
‘ igneth cyffredinol sydd mor arddangosiadel o ddynion a 
plietltau yn yr amser presennol. 

Gwaeddodd y Prophwyd Esaia pan yn syilu trwy yspien- 
ddrych blynyddau hir ddyfodoi, ac o’r diwedd yn canfod gwel- 
edigaeth o’r “ Gristionogaetii’ - bresennol, neu o’r llygredigaeth- 
au a gyfodent allan o’r rheolaeth Rhufeinig, Esai. xsiv. 5, “ Y 
ddaear liefyd a haiogwyd dan ei phreswylwyr ; eanys trosedd - 
asant y cyfreithiau, newidiasant y deddfau, diddymasant y 
eyfammod tragywyddol.” 

Gofynwn yma: Pa gyfroithiau a droseddwyd? Pa ordinhad 
a newidwyd, a pha gyfumtnod tragywyddol a dorrwyd, — effaith 
yriiwn a hatogai, hyd y nod y ddaear dan ei plireswylwyr ? 
Arweinia hyn ni yn ol yn ein hymchwiliadau at sefydliadau, 
«yfreitbiau ordinhadna, eyfaminodau, a chynlluniau boreuaf 
sydd nr hanes yn cyffwrdd â phriodas, a'r cyssylltiadau nioes- 
| o! a ehyfeillachol. 

Os cawn gyfreithiau. scfydliada» a chynlluniau yn deilîiaw 
i oiidiwrth Oduw ; ac yntau ei hun wedi tyngu eu bod yn dragy- 
j wyddol ; megys bendith i bob cenedl — os deallwn fod rhy wbeth 
j afyno y rliai hyn â niawr liosogrwydd yr hîl, ac â chorffoliad a 
a çliymiydd teuluol a clienedlaethol— -os ydyw y fatli sefydiiad- 
yn heimcti na Mones, ac os ceir eu bod yn eael eu eadw yn y 
Waen yn ddigyfnewid gan Moses a'r Prophwydi, Iesu a’r Apos- 
tolìoii, yna fc yniddengys fel prawf, eu bod wedi cael eu bwr- 
iadii i fod yn sefydloir : ac nad oes gaa un gyfraith neu awdur- 
'ioil ddynol yn unig, pe y deiiliai oddiwrth amherawdwr, 
brenin neu bobl, yr un liawl i’w cyfuewid, eu gwella, neu eu 
gwyrdroi hwynt. 

le erys i’w egluro wedyn gan bwy y newidwyd neu y gwyr- 
drôwyd y sefydliadau hyn; effaith niwefdiol y fath gyfnewid- 
i.nìau ar y eeiiedloedd, a’r unig Iwybr sydd ar oi i’r rliai a 
ddiangent rliag chwilfrywiad eenedloedd a (iryiliad bydoedd. 

hin hamcan, foneddjgion, yw i gymhell ar swyddwyr apliob) 
"o o leiaf o dalçjthiau neu lywodraethau ein daear i ochelyd 
r ■■‘g y graig a’r tywod-byw ar ba rai y mae cyunifer wedi 


Ü1)G08X SEION. 


180 

yraddryllio— i adferyd cyfreitliiau, ordinhaiîau, a ehyfarnmod 
tragy wyddol ein I)uw : fel y purer ac y eadwer cu dinasyddion 
trwyddo, ac y byddo iV sefydliadau sylfaenedig ar wirionedd 
gaei eu tragywyddol barhau. 

Deisyfaf, gan liyny, ar foneddigion anrhydeddus i’m gwrando 
yn amyneddgar. Troedd Abraham, cyfaill Duw. yn byw yií 
Asia tua phedwar cant o flynyrîdau cyn yr ysgrifenwyd cyt- 
” raitli Moses ar y llecliau cerrig, neu y taranwyd hwynt o Fyn- 
ydd Siniai. 

Tr dyn hwn rhoddodd Dnw syfreithiau, gorchymynion. deddf- 
au, a barnedigaethau mewn cyfammod tragywyddol. Dy««l 
wrtho, Genesis 12fed, ad.2il, " A mi ath wnaf yn genhedlaeti» 
fawr, ac a’th fendittnaf. mawrygaf hefyrî dy enw; a thi a fyddi 
yn fenditli. Benditliiaf hefyd dy fendithwyr. a'tli felldithwyr a 
felldigaf : a holl denluoedd y ddaear a fendithir ynot ti.” 

Acetto, Genesis .7. ad. 1—8. “A phai. oedd Abram onid us 
mlwydd cant, yr ymddangosodd yr Arglwydd i Ahram, a« u 
ddywedodd wrtho, Myfl yw Duw hollailuog, rhodia ger îi 
mron i, a bydd bertfaith, a mia wnaf fv nghyfammod rliyngof 
a thi. ac a’th amlhâf di yn ainl iawn, Yna y syrthiodd Abram 
ar ei wyneb; a lìefarodd Duw wrtho ef, gan ddywedyd. Üytì, 
wele. rui a wnaf fy ngbyfammod â tlii, a thi a fyddi yu dad 
Uawer o genhedioedd. A’tli enw ni elwir mwy Abram, oniddy 
•nw fydd Abraham ; eanys yn dad ilawer o genedloedd y th 
wnaethym. A mi a'th wnaf yn ffrwythlawn iawn, ac a "'iiat 
jenbedioedd o honot ti, a brenhinoedd a ddaw allan o lionot U. 
(iadarnhâf liefyd fv nghyfammod rhyngof âthi, ae â'th had ar 
dy ol di, trwy eu hoesoedd. yn gyfacumod traeyŵyddol. i fod yn 
ûduw i ti, ac i'tli had ar dy ol di. A mi a rodilaf i ti. ac i l ‘ l 
had ar dy ol di, wUd dy ymdaith. sef hoil wlad Canaan. yn e d- 
feddiaeth dragywyddoi ; a tni a fyddaf yn Dduw iddynt.” 

Yn yr addewidion a nodir. y mae yn eglur fod eyfaiiuuM 
Sragy wydd®l, yn cyffwrdd ag amlhâd ein rhywiogaeth, ily wodr- 
aeth-wneuthuriad. neu gyfodiad teuluoedd a cheneiiloedd, 11 u 
mawr lwyddiant a’u cynnydd icyfammod tragywydilol atf aR í- 
Uyfoewidiol, v,n mha un y beruiitlnd yr holl aenhedloedd, 
heodithiwyd hwynt erioed. 

ìdewD cyssylltiad â’r cyfammod hwn y mne genym reswni 1 
gredu y dadguddiai Duw gyfreithiau, gorciiymyuio.u, a Btf> di- 


UtiOOHN SEI >S. 


1S1 


iitiati a synnyrchent y cynnydd mwyaf sy’n ddichonadwy o 
hiliogaeih a fo yn ddoeth, iacluis. :i rhinweddol. 

Yn yr enghreifftiau sydd ar hanes ynghlych Abraham a’i 
hilio<aeth. amiygir dwy egwyddor sydd yn wasaniuäthyddol er 
íiw riì v dyheliiori iiyn oddiaingylch, sef, — 

Yn gyntof ; amledd o wragëdd— 

Yn aii ; Gwaharddiiid hollol o bob cyssylltiad rhywiogaetho), 
edíiieithr ar jt egwyddor o hriodas: toriad o’r hwn a ystyrid 
vn drosedd marwol a gospid à marwoiaetii. Diwnllodd Duvc 
Abralmm â Sarah, Hagiir, líetimdi. ac amryw wragedd ererill 
tydd iieh eu henwi. Trwy y inoddion liyn efe a ddaeth yn dad- 
eenedioedd Iaw«r. ac fel byn' yr atol.häwyd ei had yn aml iawn. 

Roîidodil Duw liefyd i Jacob, ŵyr Abraham. bedair o wrag- 
edd : scf, Leaii. Itacliel. Biilali. a Ziipha; trwy l>a riiai y daetli 
yn dad i ddenddeg iiwytìi. Y nme hanes y petlian liyn mor 
*mlwg yn liyfr Genesis fel nâd oes aclios i ui gyfeirio at y 
bt'iinod 'a’r sdnod. 

Yn a«r, «r <>l i Ahraham gnel yr lioll wrafredd iiyn. a chyfödi 
plant drwyddynt, tystiodd yr Arglwydd, tìcnesis 2<>.ó., gan 
ddywedyd:— ‘ Gwraiiduwodd Abraiiam ar fy liais, a chaiiwodd 
fy iiíhadwinaeth. fy ngorciiyniynion, fy neddfau. a’ru cyfreith- 
iau” Yma. ynte, chwii arbrofiad o ddyn yn byw liedwar cant 
ofiynyddau cyn y rhoddwyd cyfraith Moses, yn cuei deddfau 
gorchymytiion. a eliyfreitliiau gan Dduw; a chiulwodd liwynt- 
Y niíic yn eglur fod y cyfreitiiiau hyn yn cynnwys aml- 
wreigiaeth. oddiwrtii y ffiiitli iddo ef eu cael hwynt. fel yn 
fodtlioii i íínrio allnn yr addewid o amiliAd aml iawn. Y'ma yn- 
t«, sefydliry mater yn ddiddadi dros fyth, focl aml-wreigiaeth 
yn itymiwygedig yn yr o dinimii o tiriodas ac yn nghyfammod 
tnu'y wyd.lol a chyfrcitlnau Duw : a’i fod. dan rheolau iawn, y»i 
sefydlhid sautaidd, c \ íi nvn, rliinwe<ì<iol. pur. ac, yngholwg 
Dnw, wedi ci gi<;r amcanu i fenditliio. eadw, ac amlhan cenedl - . 

lu'lly y rn.ie eyfí'i'itîriaii rhai o’ri tale:thian a ddaliant arnl- 
wreiginetii yn drosedd ar unwaitli yn ariysgrYtliyrol ac a"ghyf" 
rtitlilon. yn ogystai ag yn anfoesol. Deíl y gyfraitli « ladol yn 
ijleegr ac yn yr Unol Daleitiriau fod y Beibl yn wir sylfaen 
P«b deddi.wÿbodiurtli at rcolcidùio ein nioesan uc i gospi tros- 
eddiadau yn ei liol ; ac fe ganiatá ffurf-ly wodraetii yr I nol 
Daleitìriau, ac ciddo pob talaetli yn y mmi lleiaf y rhyddid e 


1S2 


CDGORS SEION. 


gydwybod oleu yn sylfaenedig ar ddeddf foesol Duw fel ei eeir 
yn y llyfr santaidd hwnw. Felly, pe byddai i berson, nen gyí'- 
tnideb o bobl mewn ífydd gydwybodol reoleiddio eu prioilasau 
wrth gyfreithiau Duw fel eu rhoddwyd gan Dduw i Abraliam, 
oi eiil U!) gyfraith wladol eu niweidio, tra mae y llysoedii yn 
rhwym o aros wrtli yr hawl-fraint santaidd a eliyssegredig 
hono o eiddo y ffurf lywodraeth : sef, ‘‘Rliyddid Cydwybod.” 

Wedi sefydlu y ffaith fod cyfammod tragywyddol wedi eaei 
ei wneuthur gyda Ahram a'i had, yn cynnwys aml-brionas, a 
rhai cyfreitbiau a fwriadwyd i asulhau a benditlno eenedloedd 
lawer, ae i fod yn fendit.li i hoil deuluoedd y ddaear, ymofynwn 
yn awr am v cosp ddeildfau mewn cyssylitiad à moesoidebneu 
ymdrafodaetli y riiywiogaetimu. 

Y eyfeiriad eyntaf at y pwue ynìa y sylwn arno sydd yn 
Genesis pennod 20. íol y canlyn, — “ Ac Abraham a aeth oddi- 
yno i dir y deiiau, ae a gyfaneddodd rhwng Cades a Sur, ac a 
ymdeithiodd yn Gerar. A dywedodd Abraham am Sarali ei 
wraig, Fy Chwaer yw hi : ae Abimelech brenhin Gerar a an- 
íbiiodd ue a gymmerth Saraii. Yna y daetii Duw at Abimelech’ 
noswaith, niewn breuddwyd, ac a ddywed(xid wrtho, Weie dyn 
marw wyt ti am y wraig a gymmeraist, a hitliau yn berciien 
gŵr. Ond Abimelech ui nesasai atti hi : ac efe a ddy wedodd, 
Argiwydd. a leddi di genedl gyfiawn hefyd? Cni ddywcdodd 
elu wrthyt tì, Fy cliwaer yw hi? a hithan liefyd ei liun a ddy- 
wedodtl. Fy rnlirawd y w efe : yn mherfFeitlirwydd fy ngiialom 
ae yn nglendid fy nwylaw y gwnaethyin hyn. Yna y dywed- 
<xíd Duw wrtho ef, mewn breuddwyd, Minnan a wn mni ym 

niheiffeitiinwdd dv galon. y gwnaetliost liyn ; a mi a’tli attei- 
iais rliag pechti i’m herhyn: ain liyny ni aiiewais i ti gyffwrtid 
â hi. 1 n awr. gnn hyny, hod y wruig draciiefn ;, r gwr; oher- 
wydd propliwyd y w efe. ac efe a weddîa trosot, a byddi fÿ« : 
• ond otii roiidi iii di'achefn. gwybydd y bydiii farw yn ddiàu. lû 
a r rliai oll ydynt eidiìot ti.” \ :na eawn gyfrniti) Duw wedi 
cael ei dadguddio oi enan Kfei liun, tua phedwar eant o ílyn- 
yddan cyn y rhodilwyd cyfraith Moses; yn gwneuthur niarw- 
olaeth yu gosp am odineb, 


Yr oedd y gosp ddeddf hon yute. yn ihnn a chyfran o'r eyf- 

reithiau, y deddfan a’r cyfammodau o dan ha rai yr oedd Ab- 

raham a’i gymmydogioji yn byw, iic f e ymddengys fel pe y 


tn>GORN SEION. 


byddai yn hen gyfraith gyffredinol a drosghryddwyd . «oml 
«au y'tadau., o’r lion nid oedd Abitneleeh yn anwybodus. M 
nhiediodd ei anwybodaeth o’r gyfraith, ond dimweidrwydd ei 
fwriadau, a’i anwybodaeth o’r gwir amgyleh.adau. 

Etto yn Genesis 24, eeir enghraifft o’r woithred o odineb yn 
/■oel ei ’chyflawm gan Sielietn ntab Hemor yv Hefiad, tywysog y 

wlad. gyda Dinah mereh Jaeob, ŵyr Abraham, a pha lodd ct 

•eospwyd. Aetit <iau o feibion Jacob, Simeon a Lcfi, ac a u 
oleddyfau lladdasant y godinebwr hwn, a’r holl ddynion o . ant- 
o-ylch, a fuont yn gynnorthwyol i dreisio eu chwaer, neu a ym- 
fôddlonasant i, ac a ganiatasant hyny, a chymmerasant cu 
heid.io yn vspail. Gallasant yn yt achos ym? fod wedt myncd 
tuhwnt i derfynau y gyfraith, er hyny i gyd arddangosa yr at- 
gasrwydd oedd gan y nteibiou byn o lâu ac aml-brtodas at y 
trosedd o odineb. 

Ymofynwn yn awr pa utr a wnaeth cyfraith Moses, neu yr 
Efettgyl erioed gyfnewid cylhnnnod Abraham ueu ddiddymu 
cyfraitl. priodas, neu y gosp o farwolaeth a osodtd wrth odtnc 

a phuteindra. . , 

[’r dyben hyo olrheiaiwn y pwi.c yma t waered trwy > 
gwal.anol oesoedd a’r goruchwyliaetliau, gan ddwyn yebyug 
■aila.li o lawer o enghreifitiau yn datiunio y pwnc. 

Ottd vn gyntaf cymmerwü dystiolaetb bendant yr P <ẃ 0 
Paul, a’geir yn Galatiaid, y 3ydd bennod, a’r 14 a’r ISfed oa« - 
nodau yn gynnwysedig, y rhai a ddarllenir fel y t.n. >n— Çi 
y delai bendith Abrahant ar y coniredlocdd, trwy Gnst lesu; 
ítìl v derbynietu addewid yr yspryd írwy fíydd. 

• Y brodyr. dywodyd yr wyf wedd ddytiol: Cyd na byddo 
ond atnmod dyn, wedi y cadarnhâer, tt.d y w neb yn et ddnymu, 
tieuyn rhoddi atto. I Abraham y gwnaethpwyd yr addewtd- 
iou, ac i'w liad ef. Ni.1 yw yn dywedy.l, Ac i’w badau, megis 
tini lawer ; ond taegis am un, Ac i’th had di, ) t h« n y " ns ’ 
A hyn yr wvf vn ei i’.dywedyd. am yr anunod a gadarnhawye 
-o'r blaen gan Ddu« -Í yng Nghrist, nad yw y ddeddf oedd bed- 
war eant a tleg ar ugaiu o flynyddoedd wodi, > n ei < lllr > nl “> 
wneutlmryr addewid yn oí'er, Canys os o’r ddedtlf (Moses) y 
ntae yr etifeddiaeth, nid y w hayticlt o r tuìdew id . oud Du 
rhad-roddodd i Abraham trwy addewid. 

(I’w barhiiu) 


ÌSI 


CDSORS 8KIO». 


AGORíAI) “ CAPEL y SAINT,” ABERAFAN. 

Mr Goi.. — Mae yn llawenydd genyf aHu eicli hyshysu ein brO. 
trwyfendith Duw ac oíferýnoliaeth y Llywydd Tliomas Harris 
werli cael lie cyfleua i gynnal ein cyfarfodydrl yn nhref Aber- 
afan, sef mewn Capel a berthynai yn ddiweddar i’r Wesleyain, 
perchenog yr hwn yw Jolin Richards. Ysw., o’r Court. Wedi 
i elynion y gwiriouedd giywed fod y Saint wedi eymmeryd \ 
Capei, aetliant ae ynidrechasant ddylanwadu ar y boneddwr 
i beidio a'i roddi i’r Saint beth benag. Ond bu eu holl ym- 
drcchiadau yn ofer. 

Gwnaethom agor y Capel ar y ISfed o Fal, pryd y eawsom 
weled caredigrwydd ein hrodyr a’n chwiorydd ó’r Cangenai» 
amgylehynot trwy dalu ymweliad á ni ar yr nchlysur. Fe !<w- 
odd rhai o S iint Abertawy gerbyd i ddyíod yma, o herwyd t 
nad oedd yr ager-gerbyd yn ateb i’r amser, ac arituriaf ddwey i 
na chawsant en siomi, am iddynt gael pregethau rhagorol gar» 
y brodyr a gymmerasant ran yn ngwaith cyhoeddus y dydd. 

"i n y boreu declireuwyd trwy ganu a gwedilio. a phregeth- 
edd yr Iîenuriaid John I>avies. gynt o Macliynlleth; a Joseph 
Tnctfield, Abertawy. Yn y prydnawn pregeíhodd yr llenur- 
iuid William Lewis. Abertawy; David Rees, <tiweddar Weiu- 
niogy Bedyddwyr yn Aberamman ; a'r Llywydd Ü. Ashby « 
Ddmas y Llyn Halen. Yn vr hwyr preget! odd yr Ilenuriaid 
John Davies, Joseph Tuefcfield, a Thoroas Uarris, Llvwydd v 
Gynnadledd, a therfynodd waith y dydd. Yr oeild ynó lawer o 
wrandawwyr yn gwrandaw yn astud a boneddigaidd. Dyw<ìdiif 
i r nrodyr bregetliu yp gampns ac adeiladol. a'm gweddi yw ar 
i r Hwn a bia’r gwaitli i goroni eu llafur ft ilwyddiant. A cham 
ft l y dywedai y Br. Tuekfield yn ei destun, inai “ Heddvw v 
daetli mchawdwriaetli i’r tŷ hwn,” hyderafy iiydit diwrdrwydd 
a duwioldeb y Saint yma yn gyfryw ag a fyddo yn deflwng o'u 

crefydd, ac yna nid hir y bydd “ Capci y Saint ’ heb ei orlenwi 
a Saint ffyddlawn. 

Hyn yw dymuniad a phenderfyniad eich cydwas. 

Emhys 1>a vii;í. 

Ssíi,t y" r Gynn.íWJ t«„ „„,i 


tS»GOKN SBION. 


185 


UDGOIIN SEION, 


^eren p ^aínt. 



DYDD SADWRN, MEIIEFIN 7, 1856. 


At y S.unt. — Frodyr a Chwiorydd,— M*e hir-nos drwyH 
traddodiad wedi cerdded yn tnhell -y gwirionedd wedi ci 
ddadguddio ynei symlder a’i burdeb deehreuol, fel soren d.iydd 
y terfyngylch. nes y tnae gwawl y dydd yn ymagor. olemn 
pelydrawl wedi yraledu, i raddau pejl, drns dcrfynnu caddugawl 
y bydrssawd, a buan y bydd gwybodaeth o Dduw wedi Uanw 
y ddaëar fel yr amdöa y dyfroedd y môr. M»e yr Arglwydi 
wedi gweled yn dda i anfon ei Angel Santaidd er adferyd yn ol 
yr efengyl dragywyddul yn ngliyflawnder ei bendithion ipegy 
cynt. i giisglu defaid orwy<iredig Israel i'r u:v gorlan, ae 1 adter 
id,ivnt v “ ffydd hono a roddwyd unwaith i’r saiut.” ac i auíon 
allän ofweision vn y dyddiau diweddirf hyn gyda chenadwn 
bwrpasol i lioil genedlocid y ndáear, mewn trefn i baroto. yr 
oll a wrandawant i Ail ddyfodiad y Messîal., yr hwu *ydd 
yn awr wrtli y drws. 

' Mae’r gwaith mawreddog hwn we-ìi ei yinddiried i ni, anwyl 
Saint; uis gallwn ei grflawni yn ein nertli ein bunain -niae yn 
rhaid eael nerth a hywyd oddiwrth Dduw, a chyn eael liyny 
mae yn rhaid i’r nefoedd weled teilyiigdod ynom. Did.on i'> 
rhai yn meddwl ac yn ymfoduloni ar gael aelodiaetl. yn c-glwys 
Diluw, a chacl gwybodacth mai dyniar grefydd i*> •' ^ Klì 
wneyd dim yn rhagor, ond J'r hyn a welant hwy fod yn dda- 
Dywedwn wrtli y eyfryw,— ma< nid ar l.yny yn uuig } hyc < 
byw dyn, ac mai nid ar lryny yn unig y caìff ncb d<li-,on <> 
nerth i wneyd ei ran yn ngwaith niawr y dyddian c.iv>ed<lal í 
ond mai trwy wrandaw ar. ac ufyddhau i,“bobgaii a diiaw 
allan o enau Duw.” Saint anwyl, a ydym yn yslyned hvn? 
Ydym, medd pawb. Oncl, mown rliai manan, n.ae ffrwythau yt» 
proö yn groes. Mae Duw wedi ac yn dadguddio )i>D ot ’ s 


18 « 


L’DCORN SEIOS'. 


hoa bethau ncwydd a heu, ae yn gorchymyn i’w weision fw 
trosglwyddo i’w bobl. A ydym ni, anwyl Saint, yn derbyn 
P°b egwyddor a ddysgir i ni drwy y drosglwyddfa briodol gau 
weision Duw. Os cawn ein hunain yn ymgeccru a gwrthwyn- 
ebu y cyfryw tesurau ac egwyddorion, cofiwn ein bod ya 
ga neyd hyny â “ geiriau Duw,” ac ein bod ar y fîbrdd i fyned 
i ddiystyru gorchymynion Duw trwy ein traddodiad a’n dych- 
ymmygion ein hnnain. 

Mae cymmaint ag sy<id o * eiriau Dnw' genvm ni wedi dvfod 
ti wj ei weision, ac y mae ‘ geiriau Duw* trwy ei weision yn 
aai niof bwysig i ni ag oedd ei<ldo y cyn weision i’r saint gvnt, 
ae y mae yr un mor nnghenrheidiol i ■ wrandaw ar bob gair’ yn 
awr ag oedd gynt, canys Duw sydd yn deisyf arnotn trwyddyut 
itwy. Dywed Solomon, — ■• Hoü air Duw sydil bur ; tarian-yw 
efe i r neb a ymddiriedant ynddo.” Os ymddiriedwn yn ngair 
Duw trwy ei weision, nyui a lwydiìwn. Mae Duw yneiddig- 
ediius dros ei air; Efe a orchymynodd gyut i lwyr dorri yinaith 
yr llwn hyd y nod a ddiystyrai ei air Ef. 0 herwydd i bìant 
ísrnel witliwynebu gair yr Arglwydd trwy Moses y digiodd y 
Duw niii» r, ae a dyngodd, gan ddywedyd-" Diau na chaiö’yr 
un o'r dynion iiyn, o’r geuedlueth ddrwg hon, weled y wlud dda 
yr hon y tyugais ar ei rhoddi i’clt tadau ciiwi.” JJydtlui yn dda 
i in tei Saint i ystyried hyn, a chofio na syrth dim o’i eíriau Ef 
t r ddaear, ac nad yw aelodiaeth yn yr eglwys heb ufydd-dod i 
bob gair ond fel arogldarth heb waed, tteu duser lieb aberth. Yr 
hwn a dderbynia yr awgrymiadau hyn a gaiff ei adgyfnerthu 
lierth . Du "’> a ’i air Ec ' fydd yu darian iddo, jian y bydii yr 
ìwn .i ddij styro air Duw a i ddwylin yn curo, a phob cynmial 
<> 1 gor ft \ n crynu, pau y tỳr rhwymy u aur ci liniau gan rymus- 
<.er ei ìngoedd, o herwydd gwrthod gwraudaw ar iais Duw trwy 
weision, a gostwng ei glust i’w dysgeidiaeth. 


Dl.i 1 iIY R O’E DYFFRYN 

L). Lì. Mawr, TacJiwedd 30, 1 gä'> 

Fr an Bertuyäasau, Ysgrifenaf y chwcehíèd waithy.: 
atoch, gan l.yderu y caf atebiad eieh bod yn iacli, ac yn rnwy 
iwu mch cysuron arferol, ac ychwaueg hefyd. Yn awr, rodc 


UDGORN SEION. 


IST 


ychydig o'tn hanes i chwì. Tebygaf cich hod wedi clywed 
evmnfer o ystoriau am danom hyd ncs yr ydych wedi pcruier- 
finu na chewch fy ngweled na chlywed oddiwrthyf byth mwy. 
Diolch i’r Duw hwnw *’m cadwodd, yr wyf yn fyw, ac yn fwy 
inch nac v bum i erioed. Yn fy llythyron blaenorol cawsoea 
f v hanes droa y mÔr a’r afonydd hyd Monnon Grove, Ue yr «• 
osais ani chwech wythnos cyn cychwyn dros y Plams Gor- 
phenaf 28ain cychwynasom dan lywyddiaeth yr Henunaid C 
E. Ilarper, Thomas Jeremy ac eraill, Ya oedd gamidyn » -> 

43 o wageni, ac yn agos i 500 o bobl. Croesuaom diroede a 
dyfroedd vn llwyddiannus iawn oddioithr ar ambell < ro pan y 
byddat wägen a'i pben isaf yn ucl.af, oherwydd lledchwithdod 
a drfaterwdi rhai yn mhlith cynnifer rnath or ẁws. Mi 
gei'ais r y fraint o fyned a’r wager. ag oedd dan fy ngofal 1 yn 
ddianffawd i ben y daith, am yr hyn cefais anrlieg o ddryll ag 

svdd yn werth o dair i bedair punt. 

Ar eiu taith gwelasom lawer o BuiTalos; lladdasom un. 
Gwelsom lawer o Indiaid; yr oeddynt oll yn ffafnol 
yr oeddynt wedi newydd cael brwydr gyda milwyr yr brn. 
Daleithiau, pan y lladdwyd rlrai o bob cchr. 

Ytr nesaf. roddaf yebydig o banes y lle irwn. Ar y 29ain o 
flydref daethom i olwg ac i rnewn i’r ddinas hon. Llanwou î.v 
agalon gan syndod wrth weled arddercbawgrwyt.i y e ’ 
eael ei wneuthur mewn cyn lleied o amscr. Mae y ' 1I ' íl ' 
gymmaint a thref Abertawy, ac yn cynnwys miloct 0 
Mae gwahaniaeth mawr rliwng y lle hwn a threfyd y el L v * 
Lloegr, gan nad oes yma ond un •‘tafi.rn” [Commercial Uotdj 
yn yr holl ddinas!, a neb [ond teithwyr &c.]yrt gwneutliur tawr 
sylw o hwnw; mae pob un yn ddiwyd wrtli ei w»)th, ai fry ar 
addoli ei Dduw raewn sobrwydd, ac adeiladu ei hun. u 1 
y gylraith yn caethiwo t.eb ychwaith rl.ag yíed dmd &c.,-mae 
pob un yn rhydd ewyllysiwr yn nyn, ae yrr gyfsifol i Dùuw atu 
ei waitb. Dyn sobr, geirwyr, gonest a gweithgar yw - v 11 
berehir yma,— nid arian sydd yn dyreliafu dyn \ma, ont r nn 
weddau. Yr hwn nid yw yn parehu ei Itun ni pharcha ara , a 
ffarwel i arall ei barchu yntau. Mae pawb sydd wedi bod yn 
ddiwyd yma am ddwy nett dair mlynedd yn byw yn gysurus 
iawn rnewn tai heirdd, [o’u beiddo eu hurtain.] » thandi yr t 
gyflawuder o bob matlt o ymbortb, ae anifeiliaid lawer. -■ ae 


CDGOHN SEION. 


188 

gsn S.irn Ty Llwyd 2 o geffylau, 4 o yehain, 8 buwch, lìoi baeh 
a moch hefyd. Mne gan Xeli gynt o Esgerhir 6 buwuh 8 ceffyl 
4 o foch a 6 llo bach, ac y mae hi we.ii priodi, ac yu byw yn ei 
tììỳ ei iiun. a'chanddi gyflawnder o fwyd. Mae Daniel yn byw 
yn y gogledd, ac yn berchen ar dda, ceffylau, &<:. Rhy faith 
yw enwi golud Seion,— mewn gair, mae yma le i bawb fyw yn 
diledwydd heb fod y n nyled neb, ond Duw ei hun, o ddim. 
Yr ydwyf wedi'bod yn y Tabernacl d iwywaith. Y mao yn 
Ue hard,1 > >' n cynnwys o dair i bedair mil o bobl, ac fe all pob 
un glywed y pregethwr yn llefaru. Gwelais a chlywais y 
Prophwyd Brigliaiu Young. Dyn liard I yr olwg arno ydyw. a 
ciianrtdo ddylanwad máwr, ac y niao yn lleiiru fel un'ag âw- 
durdod. Pawb a wrandawant arno a fyddant byw. Er mae 
efe y w y dy n pena. ynm, etto cyfaddefa yr annuwio! ei ostyng- 
eidrtrwydd, ymddarostynga i fod yn was i bawb, gan eu rhy- 
huddio am y drwg ar da cyn ei ddyfod, a phrawfiadau o liyny 
sydd wedi creu cymmmnt o yniddiried ynddo. 

Dywertat air arn y ff'armwyr yma. Mwynhant ffrwythlondeb 
pymmaint o dir y dyffryn Imrdd hwn a allant ei wrtoithio 
Cudant wenith ac india corn nr eu canfed, a phob math o 
rwythau braidd yn rliy aml i’w honwi. Mae yr olwg amynt 
yn ddigou i lanw cai.m dyn â syudod wrth feddwl am yr holl 
drugareddau a ddyry ddernyn b; eha.i o dir. Llanwir tai 
prc-swylwyr Se.on â lluniaetb. Talant y degwm o'roil a fedd- 
antondmd tuag at leshad persom.l jneb ; eithr at ofyniadau 
c.v ffredmol yr Eglwys, [megys adeiladu y deml, Mae y 

irgoreu sydd agosaf ir ddinas wedi cael ei gymmervrt- 

' r tlr Ä,1;in >' fiwvdd >'n nesaf etto o fewn i 6 neu 7 milídir 
i r drtmas: roddais fy enw am 30 cyfer yn y II,, hwnw, gan nart 
> yn r i.v btll i mi allu dytort bob dyd.l Sudwrn i’r farchnad, 
Heygallwn werthnein hyrnenyn nm IOc„ a’n caws am 4 c y 
pwys, em gwcnitl. am 8s. y bwshel, cig moch nm 6 neu 7C., a’n 
cig eidmn o 4 i Gc. y pwys. Gallwn dalu rhan o’n degwm am 
J tir bwn trwy weitliio amo er eael dwfr ar hyd idrto. Ni.l yw 
y W iyny yn lawer, gan fort gwahaniaoth rnawr yn mhrìsoertd v 
iroe . yma ac yna. Mae genych chwi y!1 a dalu hcblaw v 
degwm [sydd at bwrpas ,nor wahanoll] y dreth dylodi, y dreth 
flbrdd, y rtreth fawr, yr ln COme T JX &c „ a rtrannoeth feallai v 
.ydrt rh.ud talu y rent, -pethau nad ydynt i’w cael yma. Yn 


UPGROM SEH)I«. 


lŵ) 

ngwyneb y manteiaion syddyma i fyw, yr wyf fn meJdw! y 
gíillaf innau fẁiâiannu peth eyfoeth heb fod yn faith. Yr wyt’ 
yn gweithio yn bresennol ar ffarni. ac yn cael 4s. y dyd'f o gyf- 
log, heblaw fy mwyti. Ct-ir Ss. y dythì gyiia bwyti. Ennilla 
grofftwyr l:ìs. y dytld buasai Thoin is fy mrawdyiigliytraith 
yu gwtithio yma yn awr. eiiniibisai o lá i 1 ">s. y ilytb.l. Mae 
yma le i ü.ifyilii fv nirnwii i ennill o iíl i J£i 5*. am wneutliar 
Giit. aç fe wna yn well wrtli ifannio. Cyflog morwynion yw o 
£ i « i £20 y flwyddyn a ddim yn eael gweitliio alìan. * * * 
Ewyllyaiwn yn fiiwr i weled pawh o’m ffryndiau yma; 
ond nebyn fwy na chwi, wrth gwrs. Na ofalwch o’m plegni i 
Giinys yr wyf yn iaoh ac wrth fy niO'id. X i welais eisieu pryd 
ofwyiì oddiar pan adewais Eêger rhŷdd. Derbyniwyd fi yu 
rofsawns gan Mrs. M. Danii ls: buni yno yu cyagu ac yn eael 
bwyd,— pan yr otddwn heb waith bu yn dda iawn wrthyf. 
Byddwch chwithau yn serclius wrth y Brawd DHiiieis, a chof- 
iwcb fi ato yn fawr, Bu y Brawd Jeretny yu dda ueillduol 
wrthyf, ynghyd a Sam tỳ llwyd »c ahii. 

Ccfiwch fi at bawb t’r Saint a’rn cydnabod. [Enwa rliestr.] 
Daetli yr holl Gymru dros y piains > o dilningol, oddieithr un, 
efpluutyu i Dufydd Wiliiams. 

D. F. Thoma*. 


CYMMANFA CAEUFYRDDIN. 

Fk gynnaliwyd y Gynmianfa fion yn y dref uchod ar y 2 äa i n o 
Fai. Wedi declueu fcl arferol, galwodd y Llywydu ar Lyw- 
yddion y Catigenau i roddi ansawdd y cangenau, yngltyd â’r 
argoelion sydd yn eu plitli. Tystiodd yr pll fod y gwaith ar 
ei gynuydd, a bod yr oll yn gwneyd eu goreu i’w gario yn y 
blaeu. Fregethant yn y tai ac allan o’r tai ar bob cyfitusdra a 
gaffoot. 

Cyaan>eradwywyd lioll awdurdodau yr Eglwys yn y t-ariad 
gwresocaf, gan gydnabod ei fod yn fraint iddynt gael dangos s» 
boddlonrwydd a'u pleser o wneuthur f'elly. 

Dengys y Cynnrhychioliad fod 44 wedi ymfudo, a S wedi uael 
ea bedyddio yn y chwarter mynetlol, uc f'od cyfanrif o 90. 

Neillduwyd yr Henuriaid Evan Morganj yn Gynghorydd 
blaeoaf yn Lywyddiaeth y Gynnadledd, Dafydd Erans yn 


ÜDGOUS SKK»X. 


19Ì> 

7)rvsoryild i amn y D. Y. Barhnus a’r Detnl, a Ilugh Jatnes 
ac Isaac Jo ics yu Arolygwyr y Ddosparthiaeth lyf'rau. 

I^iodri wed ad iysgiadau bud liol a llesiol gau y Llywyddion 
Dmiels, Er.ms, ac Ashhy, a’r llenuriaid I). Davies. Lhuaelli, 
T. Jones, Àherystwyth, D. Erans, Talog, ac ainrai ereill. 

Caredigrwyrid Saint y riref i’u ymwelwyr oerid tuhwnt i’m 
rivsgwyliari, diolch iddynt o’m calon. Tystiodd y Saint mai 
dyma y Gynianfa oreu etto. 

Wm. Joshs, Llywydd. 


III RAETH AM SEION. 

(Tôa — *■ Swee( Ilome.") 

Ys htr ba’m yn Babel yn boridio fy mryd, 

Lle dysgais trwy brofiad rai troion o’r byd, 

Lle cerais gyleillion a cheraint yn ddel, 

’Rwyl' ’nawr ain y cyfan am roddi ffarwel. 

Fy nhref, 0 fy nhref, 

Mewn hiraeth wyf beunydd am Seiou fy nbref. 

Er cymmaint goeoniant a mawredd y byd, 

Y' tlodion ddirwasgir i’w gynnai i gyd; 

Y mawrion ornteswyr farchogant y gwan. 

Ercynnal rhwysgfawredd ang.»yfiawn i’r lan. 

Fy nhref, 0 fy nltref, &c. 

Mae’r ddaear yn gruddfan dan Iwytbi fei liyu, 

Ai rbyfedd ’niod innau a’m dagrau yn llyn? 

’Rwy'n byw mewn caettiiwed a beunydd dan bwn, 

O pwy dry’n waredydd i nti o dan liwn? 

Fy .iliref, 0 fy nhref, &c. 

Tîawdd darllen fy hiraeth wrth weled fy ngwawr, 
Nis gallwn pe eeisiwn ei gelu yn awr; 

Fy holl gyfansoddiad a dystia yn bruriri, 

Fori hiracth ain Seion ar gynnydri bob dydd. 

Fy uliref, O fy nltref, &o. 

Y galon na theimlodd ond dewrder erio'd. 

Yn awr gyfhewidiwyd _Ow! troiodd y rhód. 


irnooiiN sKiov. 


î&l 


Y teimlad fu gynt yn ddifater a ddaetli. 

Mewn liiraetli bennyddiol am Seion yn gaotb, 

Fy nliref. O fy ntiref, &e. 

'Utio’f heibio, rbo’f tieibio hirnettiu yn iiwy, 

Gan iin welaf argoel ani welliant i’m dwy’. 

!Nis gallaf ymgynnol dan hiraeth mor fawr, 

Cmi’s hiraeth am Seion a’m llethodd i,r llawrf 
Fy nliref, 0 fy nhref, &c. 

TJst! hetli yw y sihrwd a glywaf yn awr? 

O, Seion ar ddychlam -fe. dorodd y wawr. 

Olywch! elywcti y gorehymyn — Ymgasglweh i dre', 
’Jtwyf etto’n gotieitîiio am fyned i’r lle. 

Fy nîiref. O fy nliref, &e. 

Mae llinyn dirgelaidd na tlieimlodd y hyd, 

Yn dirwyn fy ngtialon i Seion o hyd; 
llyderaf gyfeillion na ro’wch arriaf fai, 

Mae’nr hiraeth am Seion o liyd yn mwyhac. 

Fy nhref, O fy nhreí, &c. 

Erlidia’r getynion gofleidwyr y gwir, 

Y rtiai ddyoddefant gamwri trwy’n tir 
Mae’r adeg yn nesu, gwynfyd na hae ’nnwr. 

I mi gael fy ngwared i Seion deg wawr. 

Fy nliref, 0 fy nhref, &c. 

Oyfiawnder a lieddwcli yn Seion deg sydd, 

Ac amledd bendithion yn mhlith plant y ffydd, 
Gogòniant a mawredd hyfrydawl, wyeh fyd, 

A doethion yr Arglwydd mewn Cynglior ynghyd. 
Fy nhref. O ty nhref. &c, 

Dacw’r lloog wedi hwylio a ! 1 u yn oi chól, 

O’r golwg yn mhell ’rwyf yn wvlo o’i hol; 
Gorlanwer ei liwyliau — hawddannnor i'w tliaitli, 
’Hwyf innau yn aros a’m llygaid yn Uaitb. 

Fy nhref, O fy nhref, &c. 

Fmdrecliwn ollbellach i orphen ein gwaith, 

Fol byddom yn deilwng o fyned i’r daitìi : 


192 


BDOOltN SKI()5. 


A chyrfaaedtî o gatiol hen Fabel a'i faaint, 

1 Deml vr Arglwytld — 0 a.m siael y traint. 

Fy uhrcf. O tv nhret', &o. Joseph Piu.sbr. 



Y Gwirfoudoliam). — Y niae amryw o’r brodyr wedi myned 
allan i’r maes, ac liyderwn yr â cltwane;; etto. Y niae yn d<la 
genyrn focl y bra«d’ Noah Joncs yn metliu teimio \ n dawei hwh 
ddychwelyd i'r maesetto: rhoddwn ie i’w beimillion-- 

Pa beth. pa betli a glywaf fì? 

Llais iiistaw sydd yn d’wetlyd, — 

“ Mae’n rhaiti it’ fyncd etto ’nol, 

’Nawr brysia, gwna ddychwelyd.” 

Y liais a ddw’ed— “ Rhy w liaws sydd 
Yn aros mewn tywyllwch, 

Uan ddysgwyl clywed itni y gwir, 

Am hyny ewch a bloeddiwcli. 

Chwychwi sydd icnainc yn mhob lle, 

Cyfotiwch mewn grymustier, 

Trwy cymhoith glew yr Ysbr_vd Glân — 

Gwnewch dtiani-os eich gwrolder.” Noaií. 

Cy»imaî;faoepi) v GogiìEod. — Cynnelir Cymmanfa Sir 
Fflin», Mehctìn läfed : Dinbycli, 'Jiain; DjfT. Conway a Móu, 
áttain ; a Sir Feirionydd, Gorphenaf hfed. 

Çymmasi'aoeod y DEHBii. - Cynnelii' Cymmanfa Ddwyrein- 
ioi Morgtiiiwg. Mchefin 29ain; Brycheiniog. Gorph. 6ted; 
Mynwy, 13t*g; Gorllewin Morganwg, (yn Nghttpel y Saint, Ab- 
erat'an.) 30fed : Llanelli. 27ain; Caerfyrddin, Awst3ydd; Pen- 
fro, lOfed, a Sir Aberteifi, ar yr 17eg. 

DtíiteYsiADAU am Lyfrau o Mai 24 hyd Mehefim 5. — 
K. Morgana, 7s 3c ; J. Jones, lOs; W. Jones, lOs 6; T. Ree». 3*. 

gäjf* Daeth hanos Gymmanfa IJanelli i law pan yn rhy ddi- 
weddar i’r rhifyn hwn. Anfon pob peth yn ei bryd sydd oreu. 


ifáf Daetb ysgrif yr Henuriad Wm. F. Willianis, Alltwen, 
i law. a chaiflf ymddangoa yn ein nesaf. 



C Y N S W Y fcl A f). 


rrioda» a Moi-sau yn lltah 177 

Aîorud “ Cttpei > Saitil," Abnralsin ISt 

fiol\ jyiltlttinli — Al y Saint ISü 

l.lylltyr o’r UtHryn "!!!!'..!!!!!!!!!.!.. 18* 

CyuiHianl'n Cantfyrtldii) ."."."!!!.'!!."!!!!!!."!!!! 18* 

Hrraeih nn siiuu .!.!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!. i«* 


ABERTAWY: 

AÄCRAFSW7D A «IIYHOEBDWTD «Aît B. EAPIBIJ. 


UDGORN SEION. 

?« B V 

&tm\ }> ẃaíut. 


Rhif. 13.] MEIIEFIN 21, 1856. [Cvf. D< 


PRIODAS A MOESAU YN UTAH. 

Parhad o tud, 1 83. 

Etto, yn adnod 20, (Gal. 3ydd,) dywed Paul wfth y Caur 
oedd— “Os eiddo Crist ydych, yna hâd Abraliam y<iy<- i. 
ettifeddion yn ol yr addewid.” Yma cawn y dystiolacth i 
bendant yn y Testament Newydd,fod y cyfammod ar m 
id a wnaed i Abraham wedi cael eu bwriadu i íod dros 
ser, ac i’r Cenedloedd crediniol, a phob pobl gwir Gristim 
aceubodar wahan yn hollol oddiwrth gyfraith Moses. : 
ddirymwyd na chyfnewidiwyd hwynt gan Moses na ( , n 
ganlyniad haerwn fod cyfraith amlbriodas, a marwo.su 
gosp am odineb a phuteindra wedi bod nrewn grym trwy 
amser, a thrwy bob goruchwyliaeth, o amser Abral) n 
presennol , ac y dylasai wrth iawn fod mewn grym yn < 
pob cenedl wir gristìonogol : y byddaì i weinyddia.i < 
reithiau hyn mewn cyfiawnder fawr amlhau a bendithio 
ac y byddai i’r toriad neu y cyfncwidiad o lionynt lygru 
ac halogi y ddaear ei hun â ffieidd-dra. 

Eithr deuwn yn awr at enghreifltiau hanesyddoì. ì 
nod 25 o Numeri cawn hanes am Zimri, ty w j sog j n 
yr hwn a odinebodd gyda Cozbi, tnerch Sur, tywj so„ 
aidd; a pha fodd y cymmerodd Phineas, ŵyr Aaron, y; 
iad, wayw -ffon ac a’u gwauodd hwynr ill dau trw j ( 11 

■ o P*>s 


ttDGORN SEIOÎT. 


m 

a’u lladdasant ; a pha fodd yr attaliodd yr Árglwydd y plá, ö 
herwydd y weithred houo; ac a wobrwyodd Phiaeas â ehyfam- 
nmd tra?ywyddol o Offciriadaeth. am ei sêl yn cospi y troscdd 

0 huteindra fel hyny. 

Dylem gofio hefyd mai Moses, yr hwn oedd yn aml-wreig-iwr 
ei hunan, mewn ymarferiad ac fel cyfreithiwr, oedd y Proph- 
wyd a’r deddf-roddwr o dan weinyddiad yr hwn y cospwyd y 
trosedd hwn mor arw. 

Yn llyfr cyntaf Samnel, a’r bennod gyntaf, eawn banes am 
Elfcanah, a’i ddwy wraig, Hannah a Peninah; ac am Sanniol, 
mah yr aml wreigiwr liwn, yr hwn oedd yn blentyn addawedig, 
wedi cael ei gyssegru i wasanaeth Duw, a’i ddwyn i fyny yu y 
deml santaidd. Pr plentyn hwn daeth gair yr Arglwydd yu 
erbyn tŷ Eli yr Offeiriad, gan ddywedyd, (I Samuel, pen 3, acì. 

1 i — 14.) “ Wele lì yn gwneutliur peth yn Israel, yr hwn pwr 
bynnag a’i clywo, fe a ferwina ei ddwy glnst ef. Yn y dydd 
hwhw y dygaf i ben yn erbyn Eli yr hyn oll a ddywedais aiu 
ei dỳ ef, gau ddeelireu a diweddu ar unwaith. Mynegais hefyd 
iddo ef, y barnwn ei dŷ ef yn dragywydd, am yr anwiredd a 
ŵyr efe ; o herwydd i’w feihion haeddu iddynt fellditb, ac nas 
gwaharddodd efe iddynt. Ac am hyny y tyrigais wrth dŷ Eli, 
na wneir iawn am anwiredd tŷ Eli ag aberth, nac â bwyd- 
ofi'rwm byth.” 

Ymddengysyma fod rhai pechodau na lanhâai ordinhadau 
maddeuant mo houynt byth. Tyngortd Duw na roddai nag ab- 
crtii na bwyd oft'rwm iawn drostynt. Pa hechodau oedd y rha; 
hyn a gyflawnwyd gan feibion Eìi? Ceir yr atebiad yn yr 2:1 
bennod o laf Samuel. Hwynt hwy, fel Offoiriaid, a ygpeiliasan! 
yr aberthau, ac a butteiniasant gyda’r benywod a ddaethant i'r 
tabernacl; gwnaethaut hyn droion, ac nj edifarhaent. Yn ) 
4ydd bennod o’r un llyfr cawn hanes cyffawniad gciriau y pien 
t.yn ieuanc, Samuel. Gwaetiiygwyd Israel mewri brwydr gyda 
y Philistiaid ; cafodd y ddau Offeiriad, meibion Eli, Hoplini »■ 
Pliineas eu Iladd; a ehymraerwyd yr arch gyssegredig a ddyg- 
ent gan y gelyn. Eu tad Eli, pan glywodd y newyddion hyn. a 
syrthiodd yn ol ac a dorodd ei wddf ; a bu farw wraig Phineaí 
pan glywod'l yr un newydd. Yma cawn yr arddangosiad am 
lycaf o fendith Duw ar aml-briodas, ae o’i felldith, a omrwol 
aetii, yn dilyn godincb a phuteindra. 


CDGORN SEtOÜ. 


l'H ' 

Sá'mue’l, ítiab Eìkanah, yr aml-wreigiwr, a fendithiwyd fel 
rrophwyd santaidd, i gyhoeddi marwolaetii ar odinebwyr. 

Yu nesaf sylwn ar achos oodineb a gyfiaẅnwyd gan Daíydd, 
breuhiu Israel, a phaifodd ei gospwyo. 2 Samuol, pen. i2, ad.7 
hyd y 14, — “ A dywedodd Nathan wrth Ddafydd, Ti yw y gwr 
M hyn y dywed Argi.witdd Ddow Israel; Myfi a’th ennein. 
îais di yn frenhin ar Israel, myii hefyd a’th waredais di o I«.w 
Saul: rhoddais hefyd i ti dŷ dy argiwydd, a gwragedd dy ar' 
giwydd yn dy fynwes, a mi a roddais i îi dý Israel a Judah ; a 
phe rhy fyclian fuasai hyny, myfi a roddaswn i ti fwy o lawer 
Pftham y dirmygaist air yr Auglwíd», i wneutliur drwg yn ei 
olwgef? Uri&s yr Ëfeíhiad a darewais ti â’r cieddyf, a : i wraig 
ei a gymmeraist i ti yn wraig, a thi a’i lleddaisi ef à clileddyf 
meibion Ammon. Yn awr gan hyny nid ymedy y oleddyf à’th 
dŷ di byth ; o herwydd i ti fy nirmygu i, a chymmeryd gwraig 
ürias yr Hethiad i fod yn wraig i ti 

“ Fel hyn y dywed yr Abcidwtdd ; Wele, inyfi a godaí i th 
arbyn ddrwg o’th dý dy hun, a rni a ddygaf dy wragedd di yn 
ngŵydd dy lygaid, ac a’u rboddaf hwynt i’th gymmydog, au efe 
a orwedd gyda'th wragedd di yngolwg yr haul hwn. Er i tí 
wneuthur mewn dirgelwch; etto myfl a wnaf y peth hyn ger 
ofon holl Israei, a cher bron yr haul. A dywedodd Dafydd 
wrth Nathan, Pechais yn erbyn yr Abglwydd. A Natfcan a 
ddywedodd wrth Ddafydd, Yr Abölwydd liefyd a dynnodd 
ymaith rìy bechod di : ni byddi di rnarw. Etto o herwydd í ti 
beri i elynion yr Arglwydd gablu tnvy y peth hyn, y pientyn a 
anwyd i ti a fydd marw yn ddiau.” 

Yma etto cawn fod marwolaeth yn gosp arn odineb; ond yn 
yr achos yma arbedodd Duw yn ei drugaredd ei fywyd o her- 
wydd mai y trosedd cyntaf ocdd, ac atn iddo lwyr edifarhau. 
OmlEfea’i oipodd ef yn llym yn marwolaeth ei blentyn, 2 
chytnrneryd ei wragedd oddiwrtho, a chyhoeddi gwrthryfel a 
rìirfel yn ei dŷ ei hun. 

Yu yr enghraiflt yrna, fel ýn mbôb nn arnìl. yr m\ Duw ■■■g 
sydd yn cospi gcdi.iebwyr gyda’f fatlí erwineb sydd yn dal o 
blaîd arnl-wretgiaeth, a : yn eglur fyuegi y ffaith mai Efe ei hun 
a rodrìes i fyuwes Dafydd wragedd e.i arglwydd Saul. 

Bydded yr yuhydig enghreifftiau hyn yn ddigon i ddangos n: 

: hyfnewidiodd Moses nar Prophwydi y gyfmith briodasol, na* 


196 


tJDGORN SBIOH» 


cyfTeithiau cospedigaethol yn erbyn godir.eb, &c„ fel y hodolant 
yn y cyfatnmod tragywyddol a wnaed gyda Abraharn. 

Y’mofynwn yn nesaf pa nn a gyfnewidiodd lesu Grist neu e; 
Apostolion y cyfreithiau hyn neu eu cìift di erioed. Darliena 
yr 8fed bennod o Ioan, ad. 3 —7, fel y canlyn— A’r ysurifen. 
yddion a’r Pharisoaid a ddygas«nt atto ef wiaig yr hon a 
. ddaliesid mewn godfneb ; ac wedi ei gosod hi yn y eanol. bwy a 
ddywedasant wrtho, Athraw, y wraig hon a ddaiiwyd ar y 
weìthred yn godinebu. A Moses yn y gyfraitli a orchymynodd 
i ni labyddio y eyfryw : beth aan liyn} r yr wyt ti yn ei ddywed- 
yd? A hyn a ddywedsant hwy. gan ei demtio ef. fel y gallent 
ei gyhuddo ef. Eithr yr Iesu, wedi ymgrymmu tua’r llawr, a 
ysgrifennodd â’i fysar y ddaear, heb gymmeryd arnoeuclywed 
Ond fel yr oeddent hwy yn gofyn iddo, efe a ymunionodd, ac a 
ddywedodd wrthynt, Yr hwn sydd yn ddibechod o honoch, 
tafled yn gyntaf garreg atti hi.’’ 

Ped ewyllysai yr Iesu ddiddymu y rhan yma o’r gyfraith, yr 
oedd hwmr yn gyfleustra teg iddo eì wneuthur,— amgylchiad 
cyfatebol i’r pwne': ond yn bollol groes, fe archodd i’r fenyw 
gael ei llabyddio yn union: ar yr ammod fod yno un dyn rhin 
weddol yn mhlith ei holl gyhuddwyr yn ddigon pur ei hunan i 
weinyddn y gyfraith : eithr gan na cheio un o’r fath yn yr oes 
ddirywiadol hono, diangodd yn ddigosp; ond fe’i (lwys annog- 
wyd i beidio a phechu mwyach. 

Etto, 1 Corinthiaid, pennod 6. ad. 5. Yr Apostol Paul pan 
yn cyfeirio at un yn yr Eglwys a butteiniodd, a annogodd y 
Saint “ i draddodi y fath un i Satan. i ddinystr y enawd, fel y 
byddai yr ysbryd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd Iesu,” 
Rhaid fod dinystr y cnawd, yn cyfeirio at farwolaeth y corpb- 
gan fod y dyn wedi cyfìawn ffortíetio ei fywyd. yn unol a chyf- 
raith Duw. A rhaid fod y dywediad •* fel y byddo yr ysbryd 
yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd lesu ” yn cyfeirio at ddydd 
mawr ei ail ddyfodiad ; felly yn artídangos fod y puteiniwr dan 
oleuni yr Efengyl, wedi ffortíetio ei fywyd yn y byd hwn, a’i 
iachawdwriaeth yn.y byd a ddaw, am o leiaf ddeunaw cant o 
flynnyddoed. 

Felly, o dan bob goruchwyliaeth, pa un ai yn Batriarchaidd 
Moseaidd, neu Gristionogol, arddengys fod y gosp a osodid yn 
erbyn cyssylltiad anghyfreithlon y rhywiogaethau yr un. yn 


tJOGOltN SlííOS. 


197 


terddi oddiar gyfraith sefydledig ae anghyfoewidiol Duw- 
rhag-ddarpariaeth ddoeth— cerub dysclaer â chleddyf tanllyd 
M pe byddai, i amddiifyn flfynttonéll làn a chyssegredig neu 
darddiad bywyd. 

Mae yn wir nad y w Iesu Grist nai Apostolion, mewn ey n- 
nifer o’u hysgrìfeiiiadau a drosglwyddwyd i m, wçdi ymdriru 
nernawr ar amiwreigiaeth weithredol yn cu hoes hwy, oher- 
wvdd y goreu o bob rlresymau,— yr oedd Judea y pryd hwnw 
yn diriogáeth Rhuteinig, o dan t yfreitinau Riiuieinaidd, pa 
rhai oeddynt yn groes i amlwreigiaeth. Yn herwydd hyn yt 
oedd yr Inddewon wedi ymddirywio yn mhell; yr oeddynt 
we<ii llygru eu tt'ordd, a gwyrdroi sefydliadau pur eu tadau 
r.iwy riiinẃeddoi. Dyna y rheswm i loan Fedyddiwr a Iesu 
Grist eu eeryddu yn liym. gan eu gaìw yn genedlaeth ddrwg a 
godinebus a wnaéthant gyfraith l)uw yn ofer trwy eu tradd- 
odiadau. Ond. un peth «ydd yn sicr-fe gemmeradẃyodd lesu 
Grist a’i Apostolion Abratìam, Isaae, a Jacnb Siob amser, ae fe 
d'/stioiaethodd y cvn Brophwydi santaidd i’w rhinwedd a’u 
tfrddlondeb. aau eu dnrhmio meais tadau ánrtiydeddue y ffydd- 
hmirtid, ac aelodau neu lvwo<lraethwyr yn nheymas Dduw. 

! )ywed yr losu wrtíi yr Iu idewon ítr un acldysui, 1 '• hád 

Abraham íyddech, chwi a wnelech weit'uredoedd Ahraham.’ 
Ar dro arall dywed, « Hwy a ddeuant o’r dwyrain, ac o’r gor- 
liewin, ac o’r dehen, ac a eisteddant gydag Abraham, Isaac, a 
Jacob, yn nheyrnas Dduw ; ” ond chwychwi a wthir allan. 

Annogodd Paul a’r Apostolion y Saint d fod yn gy^eljb 
Abrabam tad y ffyddloniaid, plant yr hwn oeddynt drwy yr 
Efengyl ; ac os yn blant, yna yn ettifeddion i’r un cyfammodan 
o addewidion. 

Yn awr yr ydym wedi dangosyn barod fod yr addewidion a. 
v. naed i Abraham. i ba rhai yr oedd Saint y Testament New 
y.U yn ettifeddion, yn eynnwys amldra anghyffredin o blant a 
t'.rwy hyny o wragedd, yn offerynau i ddwyn hyn< weithrtdiad 

Eithr rliag i neb gamsynied ynghylch y rlian yma o’r eyfani- 
iMjii a’r addewidiori, y mae Iesu Grist ei hun wedi ei esod tu- 
liw.it i bob dadl. Dy wed yn Luc pen. 18, ad. 29 a 30, “ Yn wi* 
lueddaf i chwi. Nid oes neb ar a adawodd dỳ, neu rhieni, neu 
frodyr, neu wmig. neu blant, er mwyn teyrnas Dduw, ar ms 
derbyn lawer cymrmúnt yr, y pryd hwn, ac vn y byd a ddaw 


'Î98 


TODGOF.ÎÍ SKTOS. 


ywvd traijywyddol.” 

Ha wyr, frodyr a thadau— Profasom yn yr adoìygiad ynifi— 

Yngyntaf; Gyfammod tragywyddol a wnaed gydag Abrà 
ham, yn yr hwn y bendithid yr holl genhedloedd. 

Yn ail : Fod un o brif nodweddau y cyfam mod hwnw yn peî'- 
thyn i amlhad dirfawr ein rhywiogaeth, ac i gorfloliad, parhad» 
a thyfiant teuluoedd, cenedloedd, a theyrnasoedd, 

Yn dryrlydd : Fod Duw, y barnwr goreu o’r modd i amlhau, 
wedi gosod aml-wreiyiaeth. i ddynion da a santaidd, megye 
penaffodd i amlliau eu had, ae a waharddodd, ar eost naarwol- 
aeth. bob ymdrafodaeth rhywiogaethol, oddieithr yr hyn a 
gydnabyddid gan gyfreithiau santaidd priodas. 

Yn bedwarydd: Na chyfnewidiwyd, ac na ddiddymwyd y 
cyfammod a’r cyfreithiau a berthyuent i hriodas a diweirded* 
neu gyssylltiad moesol a chyfeillachol y rhy wiognethau, o‘r 
modd eu daliwyd gan Abraham, Isaae, a Jacob, gan na Moses 
na’r prophwydi, Iesu Grst na’r Apostolion ; o ganlyniad, fod y 
cyfanunod hwn, a’r cyfreithiau, cospedigaethau, ac addunedau 
aberthynant iddo mewn grym o hyd. neu y dyJentfod felty. 

Yn bummed: Fod yr holl ger.edîoedd i gael eu bendithio yn 
y cyfammodau a’r sefydiiadau liyn ; ac fod y cenhedloedd i fod 
yn gyd-ettifeduion o’r unrhyw trwy yr Efengyl ; yn yr hon y 
daethant yn had Abraham. 

Ac, yn ehwechfed : Mai troseddu y cyfreithiau santaidd hyn, 
cyfnewid yr ordinhad hon, neu dorri y cyfamtnod tragywyddo! 
liwn, yn ol Esaia y Propliwyd, a '■ lialogai y dtiaear o dan e 
phresw.ylwyr.” Gofynwn yn r.esaf: Pwy allu sydd wedi bod 
yn euog o wneuthur y cyínewidiadau liyn? “ Pwy sydd wedi 
troseddu y cyfreithiau. cyíuewid yr ordinhad, a tliorri y cyf- 
ainmod tragywydddolj 

Cyhuddwn Rlmfain o hytt. Hi ydyw y “bedwarydd fwystfU’ 
o welerìigaeth Daniel : “ Hi lywodraethodd y ddaear megis â 
gwialen hainrn : ” “ IIi wnaeth rhyfel â’r Saint ae a'u gorchfyg- 
odd hwynt:” Hi gyfnewidiodd gyfreitliiau a sefydliadau yr 
Iuddewon a’r Cristionogion: gan ei swynau y twyllwyd pob 
cenedl : iii, mewn gair, ydyw “Dirgelwch, Babilon Fawr> 
mam puteiniaid, a ffieidd-dra yr lioil ddaear.” Hawliodd but- 
teindra; eitiir gwaharddodd briodi; gan beirìio caniatau i’w din, 
asyddion ond un wraig, ac i amryw o honyut. sef, yr ofí'eiriaid 


ODOORN SBION. 


»99 

díi'nn liyd y aod un. . , . 

Y m ae pob cenedl a gyfenwir yn Gnstionogol. hyo y nod 

Lloegr Broteatanaidd a’r Taleithiau Americanaidd yn gyn- 
nwysedig, .tredi glynu wrth yr un dernyn hwn o leiaf o’i ofer- 
íroelau a’î ffieidd-dra. Y maent naill ai wedi camatau neu 
hawlio buteindra" ; ac hollol wahardd amlwreigiaeth. Maent 
wedi tirion gospi, neu beidio cospi o gwbl, yrhyn a ystynd yn 
mhob goruchwyliaeth flaenorol gan gyfraith Duw yn droseud 
haeddiannol o farwolaeth; ac wedi gwneutbur yn drosedd a 
gosod cospedigaeth lým yn rgyssylltiedig &r hyn, yn ol y Beib , 
ni ygtyriwyd yn drosedd o gwbl erioed, gan Dduw, lesu Grist, 
yr Ysbryd Glân, angylion, Prophwydi, nac Apostobon. Ie, 
gyd-ddinasyddion, cywilydd yw genyf ei ddywedyd ystynai 
gyfreitbiau rhai o’n tateithiau blant Abraham a Jacob yn tas- 
tardiaid ; a chymmerent eu gwragedd oddiwrthynt ; ac _te s *y 
' gwahanent yr hyn a gyssylltodd Duw ; a thynghedent y Patn- 
eirch santaidd hyn, eu hunain, i galed-waith a ehaet nwei u 
rgoltufewni furiau carchar-dŷ am flynnyddau; a goddefent 
wedyn i’w gwraedd a’u plant gael eu halogi gan butteinwyr yn 
eofn; ac yna, fel pe i goroni pentwr anghyssondeb, gelwn 
y fath drefn ar bethau, wedi eu gosod ynghyd, yn ' <Wi- 
weirdeb,” neu “ rlünwedd,” ac fe roddid teitl mawreddog arnynt 
<ìan yr enw o “ Gristionogaeth.” Mae y fath seíydhadau wẅ 
ilanw “ Cristionogaeth ” â phutteindra. ei dinasoedd a iet •- 
dra, a’r hyd ag aflechyd a malldod ; nes y mae geinau Lsaia 
wedi cael eu cyflawni: “ Y ddaear a halogwyd o dan e 

phreswylwyr.” , . 

Er enghraifft, sylwer ar Paris, prif ddinas Ffrainc Gris ìom 

cgol; dywedir fod y drydeddrhan o’r plant a enir yno yn tas- 

tardiaid. , 

Edrychwch ar gyfrifiad poblogaeth Ewrop, ac hyd y n°ü o 
Daleithiau henaf y llywodraeth hon: gwelwch y canno-cc o 
oedd sydd o fenywod yn amlach nac o wrrywod, Tynghec ìr yr 
hoil or-rhifedi yma o fodau anfarwol gan y gyfraith U'Meimg, 
â waharddant aml-wreigiaeth, i fyw yn weddw, ac i oi ie 
wneuthur y cyssylltiadau hyr.y a’u gallupgent i lanw yn gy - 
reithlon ac anrhydeddus, meeur eu creadigaeŴ fel gwragecìd a 
/mamau. Nid hyn yw y cwbl ychwaith ; yn ol y se D a 
ipresennol arferir dynion i deimlo nad oes ond j chydig ncu ami 


ÜDGOBN SEKH*. 


200 

rmrwymiad arnynt i briodi: dewisa amryw o honynt fyw yre 
s ngl. Cynnydda hyn rhifedi y benywod a dynghedir i fywyá 
íiweddw, Nid dyma derfyn y drwg ychwaith; mae y rhyfel- 
» ■ Id presennol yn Ewrop, yn unig, wedi gwaghau y byd o 
f -.iílai hanner myrdifíwn o ddynion yn nghyhydedd eu bywyd 
— cystadleuwyr i’r swyddi pwysig o wŷa gwraged<l a thadau ; 
> wy yr hwn fodd yr ychwanegir yr un nifer o fenywod at y 
l yfresr waharddedig, ddim ond yn oi y gyíraith unwreigioi 
f r holl orrhifedu yma o boblogacth feny waidd a gyfodant oddi- 
ar yr achosion hyn nc ere : U, hollol waherddir priodu. gan y 
uyfundrefn unwreigyddol;ac feHy gorfo<îir hwy i dorri ygoreh- 
ymyn mawr cyntaf gan Dduw, sef ,“’Ffrwythwch ac amlhewch.”’ 

Felly y mae cyfreithiau “ Cristionogaeth ” ein lioes, y rhai a 
fcnthycwyd o Ehufain, wedi andwyo y cenedloeẅl â’r anfoesol- 
deb gwarthusaf; âphechod, a gofid, a dagrau, ac unigrwÿdd 
f-ruenus a gweddwdod. Wyla y gweddwon gan eu bod heh 
wŷr ; y morwynion gan eu bod heb briod-ieib, a’r plant gan eu 
bod heb ymgeleddwyr; ac wyla deuluoedd a chenhedioedd gan 
eu bod heb ymddiried ynddynt eu hunain nac yn eu gilydd 
Diflariodd riiinwedd ac ymddiried ; wyla drugaredd ddagrau o 
waed ; cariad ei hun sydd yn petruso, ac y mae yn barod i rhoi 
ffordd i waedd cyfiawnder am ddial ar y ddaear. 

Pa bet'i, ynte, a wna y cyflawnion? Atebwn mai adferyd 
cyfraith Duw — y cyfammod newydd a thragywyddol, Prioded 
pob dinasydd a dinasyddes dda mewn oedran cyfaddas, bendith- 
weh hwynt, a dywcdwch — “ Pfrwythwch ac amihewch.” 
Gwnewdi farwolaeth yn gosp am odineb a pliutteindra ; ae 
amddiffyn o amgylch i’n teuluocdd a’n sefydliadau cartrefol 
cyssegredig. Gadawer i’r gyfraith unwreigyddol, sydd yu 
cyfyngu dyn wrth un wraig, gyda’i holl gwtws o butteindra, 
dichellion, twyilo benywod, gweddwdod truenus ac unigol, cas- 
ineb, cenfigen, eiddigedd, baban-leiddiad, bastardiaeth, afiechyd^ 
a marwolaeth. fel y mâen a fwrir i eigion y raôr — ymsuddogyda 
Babilon Pawr i godi bytli yn hwy. Bydded pob dyn a benyw 
yn rhinweddol, diwair, pur, santaidd, yn cyfiawni mesur eu 
creadigaeth. Ac awn atti, a llanwn y mynnyudau hyn. y Tal- 
eit ìiau, Gogledd a Delieu yr Arcerie; y ddaear; a rhestr dider- 
fyn o fydoedd á had santaidd, pur, diwair, a dysgedig yn y radd 
uchaf, calonau pa rhai a ymhyfrydant yng nghyfraith Duw. 


TJDGOHN SEION. 


2crl 

Deaed ein meibion vn feibion i Dduw, trwy ffydd yn lesu 
Grist ae ufydd-dod i’r Efengyl, ; cerfier er gyfraitb Efyu anm- 
Swv ar lechau eu calonau; athrawiaether hwynt yn mhob 
eew¥ddor o ẁirìwedd, ac o anrhydedd ; fel y byddo pob un o 
hLLt vn drigle i ddiweirdeb, ac y cano ddyìarwad ìachus yn 
nihob cylch o’i gydnabod. Dysgu wnelont i barchu eu hunarn 
fel meibion i Dduw, a’r rhyw arall megis chwiorydd— merched 
y Goruchaf- — llestri santaiod borlau tragywyddo,. “ Ŵywyí 
v„ gydymdeithion a chydweittrwyr yng ngelfyddyd fawr bywyd. 
Dysger hwvnt i ymddercháfu, trwy bob egwyddor anrhydeddus 
acuniawn.'i’r orsedd Batriarchaidd, megis pennau teuluoedd a 

^Ufyddha'èd'ein merched hefyd i ordinhadau Duw. a clmffont 
a gwrteithiont ddawn yr Yspryd Glân yn mhob serchiadau da 
a nhur Yn gynnar y caffont arddeall y gwir berthynas j r ar 
faethwyd iddynt ddal gvda y rhyw arall. Dysger hwynt 1 w 
parchu megis brodyrteilwngo’u hymddined au serchiadau- 

teilwng o gael bod vn Iacliawdwr ìddyut, ac ben arnjut, 
megvs S ag v mae Crist yn ben ar yr Eglwys. Dy»*er ' 

brisio a pharchu eu hunain. megis llestrr santaidd, a arfaethwyd 
i ddal a mawrygu y berthynas gyssegredig o wra 'f r pf ’ ™on 
fod yn addurn a gogoniant dyn; ac i gael rhan gydag ef 0 goron 
annhiflanedig, ac amherodraetli fythol gynnyddol. 

Mewn gair, addysgwn ein meibion a n merohed Z L B hur Ì 
agsyddyn santaidd, a gwirioneddol, a rhmweddol, a phur. a 
dymunol, ae o enw da ; yn raddol a gofalusaroljfgwn • 
serchiadau a pliriodoleddau eu r.hatur, gwrteitlu : ■ 

chynneddf ddeallol a moesol o’u mhewn, ac yn bwyllog aruem- 
iwn hwynt yn mlaen yng nglidfyddy i fawr bywy . J , 

chaflad : fel, pan na fydd amser mwyaeh, y gaüom lawenhau 
gyda’r myrddiynau anfynegol o’n hihogaeth yn y tng-Unau 

tragywyddol. 


UDGO ìtN SEION, 


ceren p ^aint. 


DYDD SA.DWRN, MEIIEEIN 21, 1856. 

Newtddion da. Anwyl Erodyr a Chwiorydd,— Newyddion 
da sydd genym, y tro yma etto, a ddygant i cliwi fawr gysuD 
trwy hysbysu fod Teyrnas y “ Garreg Faeh ” yn myned rbag eì 
blaen,— y Erenhiuiaeth am yr hon y prophwydodd Daniel y 


302 


CD30EN SHION. 


gosodai Duw hi i fyny yu y dyddiaa díweddaf, ac na feddianriid 
hi gan neb pobl arall, ond y caffai Saict y Gorucliaf hi dros 
fÿth bythoedd. 

■>iaey Brawd Israel Evans wedi newydd ddyehwelyd o Sir 
Benfro, lle y pregethodd yn rnhob tref a phentref braidd, yr 
Efengyl sydd er tystiolaeth. Darlithiodd ar ddaearyddiaeth, 
eynnyrch a flrwythlondeb y tir, a moesau ac arferiadau y bobi 
yn L tah. Cafodd dyrfaoedd lliosog i’w wrandaw, ae achosodd 


gryn gynhwrf ac ymchwiliad yn eu plith. 

Cawsom rii ac yntau y pleser o fod yu bresennol yn Nghym- 
manía Sir Benfro, y laf o'r mis hwn.Dengys yr hanes o honi, a 
ddanfonwyd yma, fod 4 wedi cael eu bedyddio, a 25 wedi ym- 
fudo yn ystod y chwarter diweddaf. Etholwyd i fod yn Henur- 
iad Teithiol, y Brawd Dafydd John, yr hwn sydd wedi bod am 
flynyddau yn yr Athrofa, byd oni fedyddiwyd ef gan y Saiut, 
pan yr oedd ar fedr cael ei urddo yn weinidog i’r Bedyddwyr' 
Cafodd dystiolaeth gadarnhaol o ddwyfoldeb yr Eglwys, ac y 
mae ganddo, yn hytrach na chruglwyth o hen bregethau tradd- 
sdiadol allan o lyfrau, Efengyl sy dd mewn nerth, ae yn yr 
Ysbryd Giân. Mae efe yn gadarn yn, ac yn ddyoddefgar, 
diwyd a gwrol dros y ffydd. 


Dysgwyliwn iwyddiant.mawr ar yr achos yn Sir Benfro, o 

dan lywyddiaeth y ffyddlon írawd E. D. Miies, yn gymmaint 
a " y parhâ y cariad a’r ymröad a welsom yno. 

Dywed y Llywydd Abed. Williame, Merthyr, fod hwylusdod 
neillduol yno,- eu bod, oddiar yn ddiweddar iawn, wedi bed 
yddio dros ugain i ddechreu. 


Dengys hanes Cymmanfa Lìanelli, D. Dayies, Liywydd, fod 

’O'. "’ e!l ymfudo oddi - vno hef y d yr ymfudiad diweddaf. Dywed 
mai y Gymmanfa ddiweddaf oedd y goreu etto, 

Gorllewin MoRGANwo.-Dyfynwn yr lianesion daionus a 
ganlyn o lythyr y Lly wydd Ilarris:— 

“Anwyl Frawd Daniels,-Dydd Sul, y !5fed o’rmis hwn 
aethym i Gynghor Dosparth, !ie y cefais y brodyr mewn sefyU. 
m dda a phenderfynol o fyned yn mlaen gyda gwaith Duw. 
1 r oeddynt wedi hyshysu trwy yr ardal y byddai pregethu 
allan j n yr awyr agored, ond o herwydd fod yr Îiîn yn annym- 
unol cawsom ganiatad i fyned i neuadd y “ Dynevor •'Arms,’- 
AOntari awc, yr hon a gafodd ei gorlanw am ychydig fynydau 


tlDGORtf SEION' 


203 

we di dau o’r gloch. o yrrandawwyr astud a bonedtiigaidd, ac 
6 o’r gloeh, er helaethed oedd y neuadd, yr oedd yn rhy fach 
o’r hanner i gynnwya y g wrandftwwyr. Y Brodyr a bregcthas- 
ant gyda rai oeddynt yr Henuriaid Thomas Evans, Cyfìtig, 
Ẁm. Lewis, Llrwydd 'Cangen yr AUtwen; I)avid a W. ^ 
WiUiaius, Alltwen; a barnu wrth dwg y dyrfa, gelhr dweyd 
fod yna ddnionu wedi ei wneyd y dydd hwnw ag y gwehr ei 
ganlyniadau daionus etto. Mae y brodyr yn penderfynu dyhlu 
yr. eu diwydrwydd yn y 11« hwn, 

Cawsom amser hyfryd y Sul diweddaf yn NghasteUnedd. Am 
tua 10 yn y boreu, ymgasglodd cannoedd at làn y dwfr, pry. y 
pregethodd y Brawd John Jewry a minnau. Yna bedyddiais 
yn ngwydd y dorf ; ae addawai eraill gymmeryd eu bedyddio 
yn fuan. Am 5 o’r gloch yn yr hwyr, pregethodd y Br. Jewry 
a rainnau ar y Quay i dorf liosog a boneddigaidd, y rhai a 
synent wrth ddeall fod athrawiaeth y Saint yn hollol wahanol 
i’r hyn a gyhoeddir trwy y newyddion bapyrau am dam. í ae 
y brodyr a’r Saint yn yr ardal yn penderfynu cynnyddu y tan 
dwyfol yr hwn sydd wedi ei gynneu yn nhref Castellnedd. 

Tumus Haeris. 


CYFLAWNIAD PROPHWYDOLIAETHAU YNGIIYLCH 
BABILON GYNTEFIO. 

Y prawf a gyfyd oddiar gyflawniad dwyfol brophwydoliaeth 
yw, fod Dnw yr un he'ddyw, ddoe, ac yn dragywjdd; ac j 
cyflawnir ei holl air a lefarodd ac a lefara ym mhob 
trwy ei weision y Prophwydi. 

Babilon oedd prif ddinas hen amherodraeth Babiloma, yr hon 

a sylfaenwyd gan ddisgynyddion cyntaf Noe, yn íuan ar o y 

diluw. Helaethwydhi gan Nimrod, oddeutu dwy fìl o flyn 
nyddoedd cyn geni Crist. Ychwanegwyd l)av. er atti gan j 
frenhines Seniramis, a nerthwyd a godidogwyd hi gan amryw 
^renhinoedd dilynol; ond cwblhaodd Ncbuchodonosoi, ai ert ì. 
Nitocris, hi yn un o rhyfeddodau y byd, mewn ardderchog 
rwyòd a gogoniant anghydmarol. 

Safai Babilon ar ganol gwastad diroedd ëang a ffiwjti on 
i 'iawn. Yr oedd yn wahanedig i ddau barth, gan jr a on 


204 


ODGOHN SEION. 


Euphrates, yr hon a rhedai trwy ei chanol, o’r Gogledd i’r 
deheu. Amgylchynwyd ac amgauwyd y ddau barth yma gan 
yr un mur, yr hwn a ffurflai ysgwâr perfl'aith a chyfan, yn dri 
ugain milldir o amgylchedd. Yr oedd yn gadarn rhyfeddol - 
yn bedwar ugain a saith troedfedd o led ; yn ddigou llydan ar 
ei ben 1 chwech cerbyd rliedeg ochr yn ochr ar ei hyd, ac yn dri 
chan troedfedd o udider, 

Ir oedd ynddi ddwy bortlifa, un bob ochr i’r afon, ac i bob un 


fur uchel, o r un trwch a’r mur a amgylchynai y ddinas. Yr 
oedd cant o byrth. o faintioli dirfawT, er myned i’r ddinas, wedi 
cael eu gwneuthur â phrês i gyd. 


Cyssylltid dau barth y ddinas gan bont feini yn groes i’r afon. 
Er attal galanastra trwy orlifiad yr afon, gwnaed dau gamlas 

a arweinient y dwfr gorlifedig i’r afon Tigris. Gwnaed gwrth- 


gloddìau mawrion hefyd at gadw y llifeiriant tufewn i gyff iniau 
rliag iddo dorri drosodd a gwneuthur niwed a dinystr. Y lle o'r 

liwn y cafwyd y rhan fwyaf o’r defnyddiau at y gorchwyl dir- 

fawr yma oedd, o'r tu gorllewinol i'r ddinas, ile y cloddiwrd 
llỳn nodedig, yr hwn oedd ddeg troedfedd ar ugain o ddyfnder» 
ai amgylchedd yn bum nulldir a deuuaiu, 

Wrtn bob pen i’r bont yr oedd palas ardderchog; ac o’r naill 
ì’r llali yr oedd tramwyfa dan-ddaearol, a gloddiwyd o dan 
gorph yr afon. Maintioli yr hen balas, ar y tu gorllewinol, oedd 
oddeutu deg ar ugain o ystadau (yn agos pedair milidir) mewn 
amgylchedd, ac yr oedd yn amgylchynedig gan dri o wahauol 
uriau. fewn cyfFiniau y palas yma yr oedd gerddi eelfydd- 
jdol yn ngrogedig, ac ynddynt rhodfeydd mawrion : derdiafai 
y naill o honynt uwchluw y liall hyd nes cyrhaeddent gogyf- 
uwcli a mur y ddinas. Amcenid hwynt i efelychu gwlad 
goediog, ì’r hyn yr oedd coed wedi cael eu planu ynddynt 
safent mewn tìn o ddyfnder digonol i’r pwrpas. 

Yn asos at y palas hwn safai teml Belus, ffurf yr hon oedd 
yn bedair-onglog, ac yr oedd yn agos i dair millddir me«n 
amgy c >edd. Yn ei chanol yr oedd tẃr aruthrol — yn chwech 
cant o droedfeddi o uchder. Cynnwysai yr adeilad arutlirol hwn 
vyt i o yrau, pob un o ba rhai oedd yn bymtheg a thriugain o 
droedfeddi o uchder. Yr oedd grisiau oddiamgylch ogyleh i’w 
tuallan yn esgyn i’w copau eithâf. 

Ar ben y deml yr oedd delw aur fawr yn ddeugain troedfedd 


ÜDGOIIN SEION. 


20 ?* 


o ncbfìer. ac yr oecld yn gyfwerth i dair milîwn a hanner obun- 
nau. Yr ocdd ynddi lawer iawn o ddelwau eraill, ynghyd. a 
dodrefn a ystyrid yn gyssegredig. Bernir fod y cyfan a hertii 
ynai i’r deml yma yn unig yn werth dcugain miliwn o hunnau. 

Dangosai y pethau yma rhywfuint o fawr allu a chyfoeth yr 
amherodraeth Fabilonaidd, yr hon, yn ddiau, oedd y grymusaf 
o waith marwolion. Gelwid Babilon yn ddinàs euraidd, yn 
ogoniant teyrnasoedd, ae yn foliant yr holl, ddaear. Ond er 
hvny ymwclwyd â’i balchder, ei drygioni, a’i heilun-addoliaeth, 
àllwyr ddinystr, yn ol rhag-ddywediadnu y Prophwyi santaidd* 

Alltwen. Wilmam. F. Williams. 

(I’w barhnu.) 

LLYTHYR ODDIWETH Y LLYWYDD JONES. 

Ar fwrdd yr “ S. Curting.” 

Boston, U. D, A., Mai 1856 

Änwyl frawd Daniels, — Galluoga daionu tadol eiu Duw fi o’r 
diwedd i gyflawni fy addewid, sef yr ysgrifenwn attoch yn ol 
pan gyrhaeddwn y porthiadd liwn ; ac y cafifech heth o’n hyrit 
tra ar y fordaith hon, 

Anwyl frawd, coeliwcli, er mor amled y dyledswyddau a or- 
phwysai arnaf, a’r cyfleustra a gaffwn i wneuthur daioni, gor- 
lifai y cofiant am y pleserau a gydfwynhasom â’n gilydd yn yr 
amser gynt i’m cof bob dydd neu nos braidd, a gwaith rhy an- 
liawdd fyddai i mi, pe ceisiwn, anghofio y Saint a adewais ar ol 
yn Nghymru. Credaf mai dymunol ganddynt hwythau, ond 
odid, yn neillduol perthynasau fy ngfiyd ymfudwyr, fydda; 
clywed ein hynt. 

blusgwyd ni allan o afon Lerpwl gan agerfâd, Ebrill Weg. 
Cawsom dridiau o dywydd tawel ac ysgafn wynt, yr hyn ©edd 
yn ffafriol iawn er cynnefino yr ymfudwyr â’r môr yn raddob 
sicrhau y cistiau &c. yn eu lJefydd. Y mae yma 707 o honom, 
neu dylaswn ddweyd fod cynnifer a hyny yn cychwyn, 
o ba rhai mae 560 o Gymru, 20 o’r Iwerdden, a’r gweddill o 
Loegr. Eheoleiddiasom y llong yn Ileg o ddosparthiadau. p 
Llywydd ar bob un, dyledswydd yr hwn oedd gweled fod dyn 
ion, ac nid benywod., yn codi am 5 o’r gloch y boreu i olchi y 


2 GG 


UDGORN SËÌON. 


partli, fel y gaiiai pawb-godi i gadw dyledswydd ain 6 o'r gíoeh 
ar gauiad yr udgorn; nid Udgorn Seiou” ;i feddyiiaf. ond 
udgorn prês mawr a ddeft’röai y meirw â’i iais braidd. Gosod- 
wyd a:nser pennodol i bob dosparth gwoian lluniaeth ar gyleh. 
ac yn yr hwyr, ar ganiad yr udgorn, deuai pawb i Iawr i ddyl 
edswydd, sef i addoli ein Duw. Bob nos fawrtii a nos Iau 
cynhaliem gyfarfodydd gweddio. Bób Sul y borea cyfarfyddai 
y llywyddion ynghyd mewu Cynglior i drefnu pob materion 
jterthynol i’r amgylchiadau. Am <lri o’r gloeh yn y pryduawn 
pregethwyd ar y deck, ac am "5 yn yr hw yr cadwyd cyrddau 
Saint, a rhanwyd y Sacrament. Fel hyn y treuliasom ein 
hamser, neu y rhau addoliadoi 0 honi, a cliawsom fawr bleser a 
lleshad yn hyn, a mwyjbendithion nac a dalai y gost 0 hono. 
Mynych y cawsom wynt teg mewn attebiad i’n gweddiau, ac 
nid wyf yn credu fod cynnifer 0 bobl wedi byw mor gydunus 
hapus, addfwyn a duwiolfrydig cyhyd o tan y fath amgylchiad- 
au o’r blaen. Ni bu gair croes na gwgus braidd o barthed > 
ddiin yn y cyfamser. Mae yn bleser genyf allu dweyd hyn, aa 
yr wyf yn eu caru fwyfwy fyth o’r herwydd. 

Am ein hieehyd ni allaf ganmol cymmaint; etto nid oes lle i 
feio llawer : yr aehos mwyaf o afiechyd oedd bwyta gorrnod 0 
fwyd mor dda ac mor grŷf heb ddim gwaith i’w wneuthur er ei 
dreulio. Etto rhagflaenwyd canlyniadau bygythiol ar y dech- 
reu trwy ofterynoliaeth castor ac oliye oil yn bennaf, yngliyd a 
gweinyddiad y moddion osododd Duw i’r perwyl yn ei Eglwys. 
Bu Llywyddion Cynnadieddau ymadawol 0 Gymru, a líenur- 
iaid ereill o les mawr trwy eu gweinyddiadau flyddiog a 
pharhaus. Ganwyd dau hientyn ar y mór, un mab i Thornas 
Dee, gynt o Llanelli, yr hwn a eDwyd ar ddymuniad ei rieni a’r 
ymfudwyr yn Dan Curlìntr Dee, a ganwyd merch i frawd 0 
J.oegr o r enw Reynolds, :ic mae y plant ’-í’u mamau wedi gwella 
y» rbagorol o dda. Cefais gryn «irajerth 5 gael gan rllieni i 
ofalu dros eu pìant, yn neiîlduol y nutniau i ymgeleddu eu ba 
banod, a d od a hwynt i fyny i’r awyr iach : o herwydd esgeu- 
lusdod yn hyn, clafychodd y mwyrif o’r babanod, ae er fy mod 
yn gwneyd cawi rnutíon a baef i’r inamau, ac errowroot i’r plant 
bob dydd braidd, nc er pob ymdrech a wnaed, bu farw í> o'i 
ìabanöd, tii 0 leíaf o ba rhai oeddent yti auobeithiol o wella :» 


UDGORN 8EIOÍÍ. 


2 <yr 


eydiwyn o gartrcf. Plant oeddent i G. W. Davies, Jno. Lewís, 
Evan Davies, Jolin Basset, a Wm. Thomas. Ollerwydd caeth- 
iwo gormod ar y plant yn y gwelyau, torrodd allan yu eu plitli 
y “ frech yr ieir,” a rhedodd trwy y liong o ben bwy gilydd 
iiidi braidd; eithr trwy fendith Duw ar y moddion, a’r 
driniaeth a gawsant, ni bu neb farw o’r herwydd ; ond y mae 
genym aehos diolch na buasai ynfreeh wén ueu waeth. AchosiJ- 
bwyta gormod o gig a blawii ceireli i amry w gael y dolur rhŷdd ^ 
eithr mae yr oll braidd, trwy wneyd yn well, wedi gwetla o 
hyny liefyd. 

Y tywydd : Ar ol y tridiau cyntaf cawsom wỳnt cryf o'n hol 
a’n chwythai yn agos i 300 o filltiroedd y dydd am 4 diwrnod 
Wedi hyny cawsom wyntoedd croesion am yn agos i bythefnos^ 
er gwaethafpob peth, ac o herwydd fod tua 2000 o duuelli o 
iiaiarn yngẃaelod ein llong siglâi fel nŷth brân ar frig pren 
rnewn ystorom. ae nid oes neb yn cintach na ehawsont werth eu 
£ò o siglo: Gawsom ddeuddydd o dywydd hafaidd, haiilog, a 
thwymn, tra yr oedd y benywod mor brysur yn golohi eu dilîad 
a’r dynion yn cario dwf'r, a’u hongian i sycìiu, ag y gwei’soch 
wenyn yn Sir Gaer yn easgln mêl, ac mae y n amlieus a welwyd 
cynnffar hwyliau i fyny ar loug, neu a fu liongwr a wydda 1 
enw ar yr oll o honyut. Wedi i’r dillad syehu digon daeth 
gwýut teg i’n gyru yn raddol yn y blaen. 

Cèfais ddau fràwd fíÿddlon a medrus yn Gyitghorwyr, sef 
lohn Oak!ey a Graut, brodyr addaethant gyda ni o’r Dyífryn 
ehwi wyddoch. Heblàw bod yu Llywydd, etholwyd fi yn uü„ 
îryẁj i fod yn Ginlachur Cgffredinol dros bawb yr. y llong, ac 
sddaẅodd pawo na cìieisient ladratta fy swydd odiarnai'; ac er 
eiod i'w geirwiredd a’u goneslrwydd dywedaf i mi allu llanw y 
swydd rhy dda i neb arall ei chwauta hi nemawr. 

Buom mor ffortunus a cliael llong dda a Chadben tirion a 
thadol iawn. Talwyd diolchgarwch dieithriad iddo gan yr oil a 
hyderwn y cewch ciiwithau yr un fraint o gael un mor ddyn • 
garol i'ch cludo chwi a’eli eannoedd gyda ehwi ar ein hol. 

Ystyrir yn wyrth braidd na ddigwyddodd yn rnlilith dros 
"50 o bobl mown mis o amser yr un anhap na dolur i neb, eithr 
fo'ì gofal tyner a thadol ein Duw yn ein hamgylcln nu rìmg. 
niwed ya barìiátis. 

Yn awr, anwyl frawd Dauiels, a brodyr a chwiorydd- oiG- 


■208 


UDGOÖN SEION. 


Wele fôr mawr rliyngom; wele ni l!e y dymunech chwithaü 
fod, ac ar ein íî'ordd i’r un man Ue y dysgwyliwu etto eich cyf- 
arfod, o ganlymad, gadeweh i mi dystio unwaith ettoo’rpellder 
hwn fod “ Mormoniaeth ” yn gwella o hyd, po fwyaf a adna- 
byddwn o honi; fod y Duw a wasanaethem tra yna gyda chwi, 
yma gyda ni hefyd, ae fod lleshad, cysur, llwyddiant, a 
dedwyddwea dyn yn ymddibynu ar ufyddhau i’w lioîl orchym- 
ynion. Dywenydd yw genyf al!u credu eich hod chwithaa, fy 
anwyl frawd, yn teilyngu' ac yn cael rhan lielaeth yn ffydd a 
gweddiau y Saint, ac felly galluogir chwi i’w hiawn gyfarwyddo 
yn ffyrdd Duw, rhodiopa rliai a’u dygant yn ddiangol i Seion 
yn brydlou. 

Fy nghofianí? caredig attocli o hyd ac o bob man; at eicli 
Cynghorwyr, Evans ac Asliby, at Thomas Harris, Wm. Lewis ; 
a phawb y tŷ, a fy hen gydweitliwyr yn y winllan— y Llyw- 
•ddion, a’r holl Saint. 

Eich Cydwas, 

D. Joniîs. 

AMEYWIAETHAÜ, &c. 

Mae Darlun y Li.ywydd Si-enseh i’w gael yn y Swj ddfa 
hon. Gwyddom yr awydda pawb o’r Saint Cymreig a gawsont 
y fraint o adnabod y person am y darlun o hono i addurno eu 
llyfr-gelloedd a’u muriau. Prynasotn y nifer a ofynwyd i’r Saint 
Cymreig gymmeryd, er cael yr anrhydedd o’i gynnorthwyo i 
ddychwelyd adref. Yr nn yw’r inathau, prisiau, ac elw a’r lleill. 


Cofied y llywyddion am y casgliadau, &c., erbyn Meln 
27. Daeth peth o arian y D. Y. B. heb enwau cangcnau, &e.- 
Taliadau o Meh. 6 liyd 19.-G. Roberts, lOs; T. Stephens, £5’ 
C. Harman, £1 6s; J. Gibbs, lOs; T. Jones. 8s. 


cynnwy&iad. 

enotiasí Mncsau yn Utah 

<;«»lvgytldiaeih — Newyrtflion Da 

Cyöa wn iad Proph w ydoliaelh 

I.íiibyr oddiwrtb y Llywydd Dan Joncs 

Amrywiacihau, &c., 


ti o. 
. mr 
. 201 
. 203 
. 21 « 
. 20S 


A B E R T A W T : 

AEGltATFWYD A CIIYHOEDDWYD GAN I). DANIELS, 


UDtìORN SEION, 

K RU 

ŵrm j> <#aínt. 


Rhif. 14.] GORPIiENAF 5, 1856. [Cvk. IX, 


MILFLWYDDIANT. 

C A K T H O M A S HABEIS, G Y N T O D R E • S I O R. 

[Parhail o rJud. 1B5.) 

Gwir y w na ẃyr neb y dydd na’r axor y daw Mab y Dyn, etto 
bu ein Harglwydd bendigedig mor ârujíarog a rhoddi arwydd- 
ion arddangosiadol i’r doetlnon, sef y rhai a ddysgw'ylient am 
dano, fel y gallont wybod yr oes a’r genedlaeth yn inha un y 
deuai, a plia bryd y dechreuai y milflwyddiant, oblegid “i chwi,’> 
nieddai, “ y rhoddwyd i wybod arwyddion yr amserau.” Ei 
ganlynwyr a ofynasant iddo beth fyddai yr arwyddion a rhag- 
llaene.it y cyfnod' hyfrydol liw'n, ac yntau a attebodd — “ A’r 
tfmyyl hon am y deyrnas a bregethir trwy yr holl fyd, er 
tystwla&th i’r holl genedloedd : ac yna y daw y diwedd.” Yr 
wyf wedi profi yn eglur ac ysgrythyrol fod efengyl Crist, neu 
yr “ efengyl hon ” a bregetliai Efe, wedi cael ei chymmeryd 
oddiar y ddaear wedi ei ainser Ef. Yn awr mae y gofyniad yn 
eyfodi yn meddwl rhywun os cymmerwyd hi oddiargy ddaear, 
pa fodd y daeth wedyn? Mewn atebiad dywedaf fod Ioan wedi 
adrodd gweledigaeth brophwydoliaethol, yr hon a gafodd yn ei 
alltudiad i ynys Patmos, wedi iddo gael dadguddiadau yn 
flaenorol i’r weledigaeth hon, yn hysbysu y byddai i’r ddaear 
gael ei hamddifadu o’r “ efengyl hor.,” yn ddilynol gwelodd— 
“ angel arall yn eliedeg ynghanol y nef, a’r efengyl dragywydd- 
°1 [hon] ganddo, i’w hefengylu i bob llwyth, iaith, pobl, a 
14 Pris 1 g. 


210 


ÜDGORÎt 8KIOK, 


chenedl a? sydd yn trigo ar wyneb y ddaear,” yr hyn sy’n p?o£ 
y gosodiad fu dan ein sylw yn öaenorol, sef, fod “ pob llwyth, 
iaith, pobl, a chenedl ” i gael eu hamddifadu o’r efengyl dra- 
gywyddol, pe amgen, gwaith afreidiol liollol fyddai i’r Dnw 
doeth aufon angel at drigolion y ddaear i drosglwyddo iddynt 
yr hyn oedd yn feddiannol ganddynt yn flaenoroi. 

Yn awr, galwaf sylw y darlienydd at y ddammeg a lefarodd 
yr Iesu— “ Dysgwch ddammeg oddiwrth y ífigysbren, pan yw 
ei ganger. eisioes yn dyner, a’i ddail yn torri allan, ehwi a 
wyddoch fod yr hâf yn agos : ac felly chwithau, pan weioch 
hyn oll, gwybyddwch ei fod yn agos, wrth y drysau.” Yn bre- 
sennol, chwiliwn. ercael allan beth yw yr arwyddion arddangos- 
iadol o ddynesiad y Milflwyddiaut, ac Ail ddyfodiad Mab y 
Dyn, megis ag y mae y dail ar y ITigysbren yn arwyddion 
arddangosiadol o ddynesiad yr hâf. Dywedodd yr lesu y eeir 
clywed am “ ryfeloedd, a sôn am ryfeloedd,” yehydig cyn y 
diwedd. Beth ydym wedi ae yn ei glywed? Rhyfeioedd a sôn 
am ryfeloedd o gẁ r r i gẁr i ? r byd o’r bron. Beth ond sön am 
rhyfeloedd a glywir o eithafion c.yfl’iniau rhewog Kamsehatka 
Jiyd eiriawg fynnyddau Terra del Fuego, îe, hyn a grëa arswyd 
a phrudd-der yn nglialonau trigoliou China, India, Persia, 
Affganistan, Groeg a Thwrci, &c Hefyd fe ddywedodd yr Iesu 
y “ cyfyd eenedl yn erbyn cenedl, a theyrna» yn erbyn teyrnas, 
ac fe fydd newyn, a nodau, a daeargrynfáau mewn manau,” ac 
y byddai “ gortbrymder mawr,” Mae y ffeithiau a \vyr ein 
darllenydd am danynt yn dáigon i brofì fod cetiedl wedi codi yn 
erbyn cenedl, a bod teyrnasoedd y byd mewn ymrafael â’u 
gilydd: onid yw y meirch rhyfel wedi eu gyru i'r frwydr; onid 
yw y gwaed a liwiodd lanau y Danube yn profi fod geiriau yr 
Iesu yn eael eu cyflawni ; ac onid yw y meirwon a orlaowant 
ffosydd Rwsia, a gwaedd y gweddẁon, a cbri yr amddifaid, y 
rhai a gollasant eu gwýr a’u tadau ar faes y frwydr ddiweddar, 
yn gynnifer o ffeithiau diwrthbrawf i brofl fod heddwch wedi 
ei gymraeryd oddiar y ddaear, ae o fod cenedl wedi codi yn 
erbyn cenedl, a theyrnas yn erbyn teyrnas : yn ein dyddiau ni 
lleddir eidionau i fwyda ymladdwyr — newynir gwerinos fel y 
caffo dialeddwyr eu porthi, a dyfeisir peiriannau dinystriol i 
wthiotrigolion y ddaear i farwolaeth wrth y miloedd. Rhyfel. 
rhyfeloedd , a sóu am yehwaneg o liyd a orlanwant golofnatt 


ÜDGORN 8ETON. 


2U 

nçwydíìaduron y byd ; lladd, llosgi, a llofruddio gwŷr, gwrag. 
edd a phìant, a dyfeisiadau newyddion i ddifrodi y bywyd dyn 
olgyda mwy o gyflyindra yw y newyddion atniaf a glywwn o 
bobcẁro’r ddaear braidd ; mae gwaedgwn rhyfel yn udo, a 
bualgyrn brwydro sydd ar erieuau breniuoedd ac areithwyr yn 
ngwalianol senedd dai teyrnasoedd y byd ; liyn oll, gyda 
dyoddefladau newynaidd tiodion, a chwynfanau trancedigion 
gormes a brawf fod gorthrymder tnawr y dyddiau diweddaf 
wedi deehreu. Arswydir trigolion y byd yn fynych gan 
ddaeargrynfeydd dyehrynllyd; ysgydwir a rhwygir y ddaear 
yn ddisymmwth tnewn gwahauói barthau yn fynych, gan resi 
o ysgwydiadau cy.nhyrfiol yn dilyn y naill y Hall gyda 
ymhyrddiadau cyfiym, a’u sŵn yn ymledu fel twrf taranau yn 
yr awyrgylch ; yn fynycli y mae'r ddaear yn cael ei hollti yn 
agenau aníerth, achastelli yn cael eu chwilfriwio yn ddarnau. 
a dinasoedd yn eael eu dryllio yn gyrbibion, a dynion wrth y 
miloedd yn eael eu hysgubo i fyd arall yu ddirybudd ; pläau a 
heintiau angheuoi sydd yn cyniwair trwy y gwledydd, gan 
«ymmud niferoedd lliosog o drigolion y ddaear i fyd yr ysbryd- 
oedd yn ddisymmwth. Mae y darllenydd yn gwybod am lu o 
ffeithiau o hyn heb achos i mi nodi enghreiflftiau yn bresenuol. 

Pwy a wêl ar nad y w y ffeitliiau a nodwyd fel cynnifer o 
arwyddion arddaugosiadol o ddynesiad y milflwyddiant, fel y 
tnae y dail yn arddangos dynesiad yr hâf.? Ond o bosibl y 
dywed rhywun mai petiiau ag oedd i gymmeryd lle yu nyddiau 
Crist yw y rhai a noiiais, ond eofied y cyfryw yr hyn a 
ddywedodd yr lesu , — “Acynyfan wedi gorthrymder y dydd- 
iau liyny, y tywylliryr liaul, a'r lieuad ni rydd ei goleuni. a’r 
ser a syrthiant o'r rief, a nertltoedii y tiefoedd a ysgydwir; 
niewn man arall, pan yn cyfeirio at yr nn cyfnod, dywedir^ 

A’r haul a droir yn dywyüwch, a’r lleuad yn waed,’ A.C. 
Cred pob dyn rhesyiìnol nad yw y petliau liyna wcdi cymtneryd 
lte, ac felly rhaid iddynt gyfaddef mai arwyddion pertliynol i r 
dyddiau diweddaf yw y rliai a nodwyd, ac nid perthynol i r 
<oes yu mlia un eu ilefarwyd. 

Arwydd arall y w, y bydd i’r “efengyl hon am y deyrnas gari 
ei pliregetliu.” Pregetliwyd llawer gan wuhanol btéidiau yn y 
caurifoedd mynedol, ond pregethu “efengylau eraill ” oeddent 
hwy ; yr oedd Crist yn dy wedyd “ yr efengyl lion” o herwydd 


212 


•UBGOIiN SlílON. 


ei fod yn eanfod trwy ysbryd y brophwydoliaeth y byddai dros 
chweeh cant o “efeugylau ereiir’ yn bodoli yn yr amser h«nw. 
Yroedd ani ddweyd yn ddigon eglur mai yr "efengyl hon,” sef 
efengyi a’r “arwyddion hyn ” yn canlyu ei chredinwyr, oeddyr 
un iawn. Gailasai ddweyd fod yr efcngyl a bregethasai Efe 
yn eynnwys apostoiion. prophwydi, gwyrtiiiau. doniau i iachâui 
llefaru à thafodan, a ffydd i nesau yn hyderus at orseddfainc 
y gràs heb ammheu dim, a cheisio nes derbyn, &c. Yn awr, 
sylwed y darllenydd mai yr “efeugyl /ion” sef efengyl yn 
cynnwys yr un swyddogion a’r un beuditliion vn eael eu 
mwynhau gan ei cliredinwyr, fyddai i gael ei pliregetlm yn y 
dyddiau djwediiaf er tystiolaeth i'r linll genediocdd, sef i bob 
llwyth, iaith. pobl, a chenedl ag sydd yn tiiao ar wyueb y 
ddaear. Yn awr, beth a glywwu? Yr ydyin yn clywed yr 
" efengyl hono’ yn oael ei phregetliu yr hon sydd yn eynnwys 
apostolion, propliwydi, &c., a’r arwyddion yn canlyn y credin- 
wyr; yn mhob treí a pheutref yn iuhob gwlad braidd, yti y 
dyddiau hyn pregetliir bedydd edifeirweh er maddeuant pech- 
odau, ac arddodiad dwyiaw cr derbyn dawn yr Ysbryd Glân, 
mev n gair, pregetíiir yr efengyl liono a bregethodd Crist, yr 
hon nid yw mewn gair yu uuig, fel yr “ ef'engylau eraiil,’’ ond 
y mae inewn nertli, ae yn yr 1 sbryd Glàn, ac mewn sicrwydd 
mawr. Mae hyn etto yn arwydd sier a dios, fel deiliad y 
ffigysbrencyn dyfod o’r bàf, fod dyfodiad Mab y I>yn a’r 
Milflwyddiant yri agos, i'e, wrtli y drws, yr liyn sydd yn 
llawenliau calonau y ffyddloniaid gormesedig. y riiai sydd yn 
liiraetlms ddysgwyl dadguddiad meibion i;uw. 

0 bosibl y dywed rhai nad yw y petliau a nodwyd yn un 
arwydd o ddynesiad y cyfnod soniedig— fod rhyfeloedd, daear- 
grynfäau, newyn a heintiau wedi bod lawer gwaith o’r blaen. 
Mae sawyr anfîyddiaeth gyda'r fath ddywediad. Gwir fod pob 
un o lionynt wedi cymmeryd lle cyn ac wedi amser Crist; ond 
y maent wedi cyd-gwrddyn ein hoes ni yn fwy iieillduol nag 
mewn un oes flaenorol : ni chofnodwyd mewn lianesyddiaetli 
er deelireuad y byd y fath orthrymder ag sydd yn ein dyddiau • 
mae mwy o genfigen rhwng teyrnasoedd a’u gilydd, erehyllach 
cyflafan mewn rhyfeloedd, mwy o ddinystrjadau ar dir a môr, 
mwy o ddyfeisio peiriannau i ddyfetlia dynolion, gwaedd y 
gweddwon a r amddifaid yn uwcii, tlodion y gwledydd y n 


ODGOHîJ SBIOIS. 


213 


lliosocach ae yn ilruenusach eu cyflwr, ac y mae mwy o faleh- 
aer ac anghariail rhwug dynion yn awr nag a fu erioed o,r 
blaen, ac yn nghanol y gymmysgfa hon o eiddo Babilon mae 
cenadon yr hedd, er gwawd a dirmyg, yn derchafu eu llais, gan 
bregethu “ yr efengyl hon am y deyrnas er tystiolacth i’r holl 
genedloedd. 

Nid yw gwir brophwydi y dyddiau diweddal' i gael mwy o 
chwareu-teg na’r hen wir brophwydi, cauys dywedodd Crist, 
yr hyn sydd yn arwydd arall o agosâd y milflwyddiant, y 
byddai i «a-brophwydi i gyfodi. Sylwed y darlienydd etto : er 
ys ychydig flynnyddoedd yn ol yr oedd y byd mewn heddwch, 
ondfe ddaeth rhyfeloedd : bu y byd hyd yn ddiweddar heb neb 
yn adnabod I.)uw, na cltanddo wybodaeth o’r gwirionedd, ond 
danfonodd Duw èi angel a’r efengyl dragywyddol, a chan na 
wna yr Arglwydd ddirn ar y ddaear ar nas dadguddia ei gyí- 
rinach i’w weision y prophwydi, yr oedd yr>. rhaid iddo godi 
gweision neu brophwydi ar y ddnear, ac Efe a wnaetli liyny yn 
einhoesni. Ynawr, gaily darllenydd ddysgwyl clywed sôn 
am y qau brophwdi yn codi, cariys mae yr Iesu wedi dywedyd 
y “ cyfÿd gait brophwydi cofier na chydnabyddant eu hunain 
mai gau fyddant. O na, ymrithiant mor debyg i’r c/wir broph- 
wydi, fel yr ynrrithia y diafol ar ritlr angel y goleunu, nes y 
“ twyllant lawer,” meddai Crist, hyd y nod “ pe byddri yn 
bosibl, 'ie, yr etholedigion.” O blith pwy blaid y cyfodant? 
Iligon tebyg mai o’n plitli ni ein hunain fel cynt y cyfyd y 
gwŷr hyn, i lefaru pethau gwyrdraws, i dynu dyscyblion ar eu 
hol. A oes rhai o honynt wedi codi? Oes. maent eisioes ar y 
maes. Cofiert y Saint fod yn rhaid i’r riiai liyn godi, er i eiriau 
yr Iesu gael eu cyflawni, a chymmerent hyn fel arwydd gadarn 
arall o ddynesiad y diwedd.. 

Methodd y diafbl trwy r esgobion, offeiriaíd, parchedigion, pre- 
getbwyi-, a plrawb i rwystro llwyddiant pregethiad yr efengyl 
hon am y deyrnas,” a metlm wna’r gau- broph wydi etto; ond 
dielion y bydd iddjmt fod mor llwyrtdiannus ag i ddidoli yr ûs 
oddiwrth y gwenith, a chario yr efrau i’r tân. Mae yn 
angenrheidiol i’r Saint a plmwb i gofio geiriau ein Hiaehawdwr 
bendige iig, yr h w n a ddywedodd. — “Ymogeìwch rliag gau- 
brophwydi, y rhai a ddeuant atoch yn ngwisgoedd dcfaid, ond 
oddifewn, bleiddiaid rheibus ydynt hwy.” Yr aebos eu bod 


SI4 


UDGORN SEtON. 


mor beryglus yw o herwydd eu bod mor debyg i’r awír 
brophwydi, — yn dyfod atom '‘yn ngwisgoedd defaid.” Ond 
wrth eu ffrwyth yr adnabyddwch hwynt,— “ breuddwydwyr 
ydynt yn halogi y cnawd, yn diystyru llywodraeth, ac yn cablu 
y rhai sydd mewn awdurdod. y rhai t'n yn fryehau yn nçrhar- 
iad- wleddoedd y Saint, yn cyd-wlediìa gyda liwynt, yn ddiofn 
yn eu pesgi eu hunain : cyinrnylau diddwfr ydynt a gylch- 
arweinir gan wyntoedd ; prenan dìflaneoig heb ffrwyth 
ddwywaith yn feir« r , wedi en diwreìddio o’r eglwys. A wadant 
athrawiaeth y Saint ? Na wn-nt ; ond cyfaddefant fod Crist yn 
Fab Duw, a bod Joseph Smith yri brophwyd iddo. a bod yr 
egwyddorion i gyd yn wirionedd. ond daliwch sylw ar eu 
ffrwythau,— diystyrant lywodraeth bresennol yr Eglwys. s 
chablant y r.-ai sydd rtiewn a«durlod yn Seion, &c. Rhaid yw 
i hyn fod, gan hyny bydded anwyliain Duw ar eu gwyliad- 
wriaeth. 


CYMMANFA DDWYREINIOL MORGANWG. 

A GYNNALtw v d yn Neuadd y Cymreigyddion. Merthyr. ar y 
2tìain o Fehefin, 1856. Am lianner awr wed» deg yn y boreu, 
gweddiodd yr Heouriad David Pu fe h. Yna y Llywydd A. S. 
Willianrs a armerchodd v gynnulleidfa liosog, gan eu iiysbysn 
y byddai i’r eyfarfod boreuol i gael ei dreuiio at osod ger eu 
bron awdurdodau yr Egiwys, a darllen cyfrifon y cisgliadau 
a’r cynryehrolìad. &c. 

Yr Henuriad Tsrael— Yr ydytn wedicyfarfod yi»a heddyw i 
gynnai ein Cymrnanfa, a threfnu materion y Gynnadledd. ac i 
gyfamtnodi i d.ial i fyny awdurdodau yr Eglwys. Na fydded i 
neb gyfodi ei )»w i gyfammodi v hydd iddo ufvddhau i’w Lyw 
yddion, os na fydd yn bwriadu gwueyd hyny. Diohon fod 
rhai ar enw Saint a ddywedant eu bod hwy yn foddlon ufydd- 
han i’r Llywydd lîiebards neu i’r Llywydd Daniels, ond nid 
ydynt yn foddion ufyddhau i Liywydd y Gynnadledd; eofied y 
cyfryw nad yw tiyny ond anghysondeb a rhagritb. Dvlai fod 
gan Lywyddion y Cangenau ymtldiried yn Lywydd eu Cyn- 
nadledd, a cliofio mai nid iddynt hwy y mae Llywydd y Gyn- 
nadledd yn gyfrifol, ond i’r riiai syrid wedi en gosorl i ofalu neu 
i iywyddu drostynt hwythau. Ûs oes yina ryw Lywydd 


ODGORN SElOK. 


215 


Caneen yn teimlo yn anewyllysgar i ufydHhaw a charío i weith- 
redìad yr hòîl gynghorion a ddaw trwy Llywydd y Gynnad- 
ieiid. gwell i'r cyfryw amlygu ei hun heddyw, canys y mae yn 
anmhosibl i lwyddiant fod yr un man â hwnw. Mae Llywydd 
y Gangen hefyd yn teilyngu ac y mae yn rhaid iddo gael yr un 
yraddiried ac ufydd-dod gan Swyddwyr a Saint ei ofal, oblegid 
heb hyny nis gallant fod yn deilwng o fwynhau y bendithion 
addawedig i’r ffydc.ioniaid yma nac yn Seion. 

Cymmerad wy wyd holl awdurdodau yr Eglwys yn llawen ac 

tmfrydol. 

Yr Henuriaid ö. Pugh, T. J. Reos, W. R. Jones, ao A. S. 
Williams adystiasnntfod y Saint a’r swyddwyr yn y Gynnad- 
ledd mewn sefyllfa ryfeddol o dda. ac yn well nag y buont er s 
tro. Mae y Saint yn benderfynol i wneyd eu rhan i adeiladu i 
fyny deyrnas Dduw r , gan roddi eu hunain a i heiddo i wasan- 
aeth y nef i wneyd y gwaith darpariadol i ail ddyfodiad Mab 
Duw, vr hyn a dry allan er bendith iddynt hwy, pan fydd y 
gwrthodwyr a’r gwawdwyr yn galaru. fol y cynddiluwiaid, pan 
fo y gwaith wedi ei orphen a’r drws wedi ei gau. 

Yroo.dd tystiolaeth yr Henuriaid John Llywelyn ae Lvan A. 
Richards yn gydunol ag eiddo y brodyr a nodwyd am sefyllta 
y Gynnadledd. 

Wedi darllen y cyfrifon, terfynwyd y cyfarfod trwy weddi 
gan y Llywydd Daniels. 

Am ddau o’r gloch, gweddiodd yr Henuriad Thomas Harris, 
yna galwyd ar y Bugail J. B. Martin, yr hwn a sylwodd ar 
andeb yr Offeiriadaeth, a’r bendîthion a fwynheir gan y Saint 
t-rwy ufyddhau iddi, ae ar y ddyledswydd sydd ar y Saint i fod 
yn helaethion yn ngwaith yr Argîwydd, ac a hysbysodd ei 
lawenydd o ddeall fod y Saint yma, fel gydag ef yn Bri6tau, &c. 
wedi deffroi rymus at waitli Dnw. 

Yna y Llywydd Daniels a lefarodd gyda nerth a dylanwad 
mawr iawn. Dylifai gwirioneddau pwysig dros ei wefusau, pa 
rai a lawcuhaent galonau y Saint. A barnu wrtb y dylanwad 
a gafodd, gellir dweyd ei fod fel y eelfyddydwr cywrain, trwy 
nerth Ysbryd Duw, yn argraffu pob gair ar galonau ei wran- 
dawwyr. 

Terfynwyd trwy weddi gan David Davies, Llywydd Cjn- 
a adledd LianellL 


216 


UDGOBN SBIOÎÎ. 


Am chwech yr hwyr, gweddiodd J. Thoms, Lîywydd Cyn- 
nadledd Brycheiniog. Yna cafwyd pregethau gwresog iawn 
gan Thomas Harris, Llywydd Cynnadledd Orllewinol Mor- 
ganwg; y Llywydd Israel Evans o Ddyffryn y Llyn Halen ; 
Benjamin Evans, Lly wydd Cynnadledd Mynwy; a’r Bugail J. 
B. Martin o Bristau. 

Gellir dweyd i ni gael Cymmanfa ragorol; derbyniodd y 
brodyr nerth yr Ysbryd Glâri i draethu y gair gydag eglurder, 
a gobeithir gweled effeithiau daionus o’r cwbl yn y dyddiau 
dyfodol. 

Cynnaliasoin y Tea Party prydnawn dranoeth, pryd y eyf- 
ranogodd amryw ganrioedd o’r rhai a feddent docynau, o’r 
blasus dê a’r deisien frau ; ac yn yr hwyr cynnaliwyd Con- 
cert, yr hwn a derfynodd wa.th y ddauddydd. Teilwngyw 
dweyd fod còrau Merthyr, Cwmbaeh. ac Aberamman wedi 
gwneyd eu rhan mewn modd campus trwy yr holl gyfarfodydd. 

T. Stephbns, Ysgrifenydd. 


D D ( j U iî N SlîiON, 

> L D 

y £aim. 


DYDD SADWRN, GORL’IIENAF 5, 1856. 

1 riodas a Moesau yn ctah.” — Anwyl Saint, -Yr ydym 
yn byw mewn oes yn mha un y niae Duw yn datguddio ei 
gyfrinach i w weision y Prophwydi megis eynt, ar ol adferyd y 
Cyfammod Tragywyddol, a thra yr ymwleddwn ar felysseigiau 
gwirionedd datguddiedig a ddug i ni fywyd tragywyddol 
am ?ylchynir ni gan liaws coel-grefyddwyr selog a ystyriant 
mai nyni yw y “ gau-brophwydi,” a’r dynion mwyaf atlan a 
thwyllodrus ar wyneb daear. Dysgant eu plant i adrodd y pwtic 
fel ei gelwir yn yr j'Sgol sabbothol i daro i’w mhympwyau hwy 
Gofyna yr athraw, “Pwy yw y gau brophwdi?” Croch-floeddia 
y ,liaws p’ 1511 ' 4 . yn yr hen dôn arferoi, “ Yr • hen • Seintiau • y - 
Dyddiau - Di - weddaf,’ &e. Ar yr un pryd y mae eraitl a 
gredant mai sŵn heb nemawr sjdwedd yw erefyddau sectyddo^ 


TJDGORN SEION. 


217 


eingwlad, ac fod crefydd apostolion, prophwydi. doniau, dat- 
guddiadau, priodasau a rnoesau gan y Saint, a phob peth arall 
addyry crefydd a gryin; ond raethant weled trwy yr'egwyddor 
o aml-wraigiaeth : druain o lionynt! Pa rhyfedd? Ni chawsont 
gyfleustra i glywed nemawr ond cabldraethau ein gelynion ag 
ydynt yn llawn o odineb a phuteindra eu hunain, ac, fel y dyn 
yu y clefyd raelyn, gwelant bawb arall yn felyn hefyd. Gwyr 
pob Sant a brofodd o rhinwedd gwirionedd tragywyddoi fel y 
cara-ddarlunir ac y sarnir yr egwyddor santaidd o briodas a 
raoesau sydd yn mhlith y Saint. Maeei plierthynas âdechreuad 
ac amlbâd, iechyd a nerth cenedloedd, 'ie, bydoedd, yn gyfryw ag 
ydywsylfaen i adeilad: trwyddi lii y parhaòddein byd i aralhau 
achryfhau: trwy y gwyrdröad o honi hi y dechreuodd, y raac, 
acyrây byd i ddirywiad,— yr â dynion yn fwy llygredig ac 
anamlach o hyd, hyd oni â y ddaear yn wâg, oddieithr yr 
ychydig ddynion a adewir. sef y rliai na throseddanty cjireith- 
iau, &e. Trwy fyw yn ei hol yr oedd cewri gynt yn Israel or 
fath a ddarllenwn am danynt yn lianes barnwyr a brenhinoedd 
Israel; a chydmarer hyd einioes, neu rym a iechyd corfforol yr 
oes hon ag ciddo dynion gynt, Pa beth y«' yr aehos or 
gwahaniaeth? Y gwyrdröad o’r egwyddor bon. Pw r y Sant 
ynte a fedda ronyn o gariad at achos T)uw a ganiatâ i’r fatli 
wirionedd glân uefolaidd gael ei ddwbio â baw nfiach dynion 
llygredig ein liocs, cyn y caflo y gonest afael ynddo ? Mae y 
Llywydd Richards am i’r traetbawd seisrieg newydd ar y pwnc 
yma i gael lle ar bob aelwyd a theulu o Saìnt yn Ä glymru- 
Rhoddasom gyfieithad cyílawn o hono yn ein dau rhifyn 
diwcrldaf. Erchir degau o filoedd o hono gan Lywyddion y 
Cynnadleddau Seisneg, y rliai ydynt yn ymdreehu yn mhob 
dull i’w gylehredu, er darigos i’r byd, ac argyhoeddi cynnifer a 
garant rhinwedd a diweirdeb, nad cruglwyth o afiiechyd fel ei 
ddesgrifir yw cyfraith briodasol a moesau y Saint. Gwnaed y 
Llywyddion Cymreig yr un modd. t bob teulu o Saint yr elo, 
ac yn llydan y byddo ei gylchrediad ; a chan fod cymhelliad 
i’r Cymry, er mwyn liunan les, i ddysgu Seisneg, byddant yn 
llawen rhyw ddydd etto am iddynt sierhau y traethawd gwerth 
fawr hwn : na fydded yr un Sant hebddo, ac na adawer na 
pliregethwr na gwrandawwr, na neb deaitus hebddo neu 
gynnygiad o hono, fel y byddo pawb yn ddiesgus yn nydd y 


OTŴORN 8B10N. 


*)■* 

fraw.ile. pan y (íorfodir hwynt i gydnabod mai pobl rhinweddol 
yw v Samt. ac y dylasunt fod wedi gwybod hyny. Anfoned y 
1 >ospai tliwvr i Swyddfa Lerpwl am dano, yn ol cyfarwyddyd en 
Lly wyddion. liyd.iwch iiaelionus frodyr. 


CYFLAWMAO PROPHWYDOí.rAETHAU YNGHYLCII 
BaBILON GYNTEFIG. 

Parhad o tud. 205, 

Oeir y propiiwydoliaethau canlynol am gwymp Babilon: — 
Esaiah xiii, xiv, a xxv; Jéremiah 1 a li : ditynwn ychydig:— 
“ A Babiion, prydferthwoh y teyrnasoedd, gogoniant godidawg 
rwydd y Caldeaid, fydd megys diuystr Duw ar Sodoni a 
Gommorah, Ni chyfanneddir hi yn dragywydd, ac ni plues- 
wy.ir hi o genedlaeth i genedlaeth ; ae ni pliabella yr Arabiaid 
yn*>, a r bugeiliaid ni ohorlanant yno; oud anifeiliaid gwylltiou 
yr anialwch a orweddant yno ; a'u tai hwynt a lenwir o 
ormesiaid, a chywion yr estrys a drigant yno, â’r eilyllon a 
iamant yno: a’r cathod a gyd-attebant yn ei gẃeddw-dai hi, 
a r dreigiau yn y palasoedd iiyfryd : a’i harnser sydd yn agos i 
d.lyfod, a’i dyd.iiaumd oedir. Minuau a gyfodaf yn eu herbyn 
hwynt medd Arglwydd y lluoedd, ae a dorraf allan o Babilon 
enw a gweddill, mab ac ŵyr, rnedd yr Arglwydd : ae a’i gosodaf 
hi yu teddiant i aderyn y bwn, ac vn byllau dyfroedd : ysgubaf 
hi hefyd ag ysgubau dystryw, medd Arglwydd y lluoedd. Fel 
hyn y dywed yi Arglwydd wrth ei eueiniog, wrtli Cyrus, yr 
hwn yr ymeflais I yn ei ddeheulaw, i ddarostwng cenedloedd 
o i flaen ef: ae nii a ddattodaf lwynau brenhinoedd : i agoryd 
y dorau o i flaen ef, a’r py rth nis cauir : mi âf o’th flaen di, ac 
a unionat y gwyr- geiuiion; y dorau prcs a dorraf, a’r barau 
heiyrn a ddrylliaf, ae a roddat i ti drysorau cuddiedig a cliudd- 
feydd dirgel, fel y gwypot mai myfì yr Arglwydd, yr hwn a’th 
alwodd erbyn dy enw yw Duw Israel. My,.egwch ytn mhysg 
y Cenedloedd, a cliyhoeddwch a cliodw ch arwydd. cyhoeddwch, 
na ciielwch ; dywedwch Goresgynwyd Babilon ; gwaradwydd- 
wyd Bel : drylliwyd Merodae; ei heilunod a gywilyddiwyd, a’i 
delwau a ddrylliwyd ; o herwydd digofaint yr Arglwydd nis 
preswylir hi, eithr hi fydd i gyd yn anghyfannedd : pawb a el 


ÜDGORM SKMS. 


2 19 


heibio i Babilon a syna. ae a chwibana am ei holl ddialertdau 
hi: deuwch yn ei herbyn o’r cvvr eithaf, agorwch ei hysguboriaw 
hi; dyrnwch hi fel pentwr ŷd. a llwyr ddinystriwch hi, ac na 
fydded gweddill o iioni. Rhedegwr a red i gyfarfod â rhedegwr ; 
achennad i gyfarfod â chennad, i fynegi i frenhin Babiion 
oresgyn ei ddinas ef o’i eh.yr. A bydd Babilon yn garneddau. yit 
drigfa dreigiau. yn syndra, acyn chwibaniad heb breswylydd.' 

Cyduna grybwylliad Herodotus a Xeivopbon, dau genedl- 
hanesydd enwog, am wareheuad a goresgyniad Babilon, yn 
hnHol â plirophwydoliaethau Esaiah a Jeremiah. Dywedant i 
Cyrus, yngliyd a byddjn liosog o’r Mcdiad a r Persiaid, 
warchae ar Babilon; fod y Babiloniaid yn ymddined yn 
nghaderndid disigl eu mhuriau, a tlian yr ystyriaeth hyny, 
idilynt orphwys yD dawel a diymdrech yn erbyn eu gelynion; i 
Cvrus gynllunio i’w mhaglu trwy droi rhediad yr afon Euplira- 
tesi’r Hyn mawr, ac wedi i’r afon sycliu feily, i’r milwyr fyned 
i mewn i’r ddinas ar hyd ei gwaelod ; fod diotalwch hefyd y» 
ngwylwyr y ddiuas, y rhai oeddynt wedi gadael rhai or pyith 
yn agored, a rhwng pob peth. i fyddin Cyrus fyned i rnewn a 
chymmcryd y ddinas ar noswaith gwledd eilun-addolgar, gan y 
dinasyddion, y boneddwyr, y cadbeniaid, y tywysogion. &c., a u 
lladd yn ddisymmw'th tra yr oeddynt yn feddw ; ac mai feily y 
ddinas enwog yma na chymmerwyd erioed o’r olaen ei goresgyn 
heb yn wybod i’r breuhin, at yr hwn yr aetli cenhadon i fynegi 
y newydd, a braidd y cafodd gly wed cyn ei rhifwyd yntau gyda 
y lliawslladdedigion. 

Dechreuodd Babilon ymddirywio yn fuan ar ol liyny: eu 
mhuriau pen-uchel a wastadwyd hyd y bedwerydd rhan ou 
huchder blaenorol; ac o fod yn amlierodraeth darostyngwyd hi 
yn ddinas drethedig, Cymmerodd Xerxes, olynydd Cyrus ar 
Persia, feddiant o’i holl drysorau a ystyrid yn gyssegredig; 
yspeiliodd ei themlau. dystry wiodd ei delwau, y rliai oeddynt 
wedi eu gwneuthur o fettel gwerthfawr. 

f mosododd Alecsander ar y gorchwyl oddyehwelyd Babilon 
i’w gogoninnt arferol, ac a fwriadodd ei gwneuthur yn brif 
ddinas i ainherodraeth gyffredinol. fìosodwyd deg mil o ddyn- 
ion ar waith i adnewyddu gwrtti gloddiau yr Euphrates, a 
theml Belus; ond gosodotld marwolaeth Alecsander derfj n ar 
y gwaith. Oddeutu cant a deg ar ugain o flynnyddoedd cyu 


220 


UDGORN SEIOK. 


geui Crist, dinystriodd gorchfygwr Parthiaidd y rhanau tecaf o 
Babilon. Wedi dechreuad yr oruchwyliaeth Efengylaidd, Did 
oedd trigolion Babilon ond anaml, ac yr oedd darnau helaethion 

0 dir tufewn i’r muriau wedi eu dwyn dan wrtaith i’w llafurio. 
Parhaodd Babilon i ymddirywio, a’i hangyfanedd dra i ych- 
wanegu, hyd onid yn y bedwerydd ganrif ar bymtheg y ffurfia 
ei mhuriau fiPauau a llochesau i anifeiliaid gwyîftion i eppilio ac 

1 drigo, ac felly ei gwnaethpwyd yn barc helwriaethol i fren- 
hitioedd Persia. 0 fod yn ogoniant teyrnasoedd acth y mwyaf 
dadfeilìedig, ac ar ol mynediad dwy fil a phedwar cant o flyn- 
nyddoedd heibio, wele o flaen llygaid pob ymdeithydd yr olygfa 
wael yn uttion fel ei desgriflwyd gan y prophwydi santaidd, — 
torrwyd .yr enw a'r gweddill o Babilon; nid yw yr Arabiaid yn 
pabellu, tta’r bugeiliaid yn gorlanu yno ; ond y bwystfilod 
ydynt yn gorwedd yno, a’u tai hwynt a lenwir o orrnesiaid ; lle 
yw i’r estrys ac i’r dreigiau : y mae yn sychdir ac yn anial — 
yn fynydd wedi ei losgi — yn wag — yn hollol anghyfanneud — 
yn Uynoedd o ddyfroedd — yn garnediiau — wedi ei lwyr ddin- 
ystrio — yn dir uad oes ynddo ddyn yn trigo — pob.mn a â heibio 
sycld yn synu — yr arswyd ofergoelus rbag ysbrydion drwg yn 
nghyd ag ofn y crcaduriaid gwylltion, a’r dreigiau yn mhlth yr 
adfeiliau sydd yn cadw yr Arabiaid rhag pfibellua’r bitgeiliaid 
rliag corlanu yno. Nid yw y palasau brenbinol a thrigfannau 
y ddinas rhyfeddol, Babilon, ond carneddau afluniaidd o brtdd- 
feini a sothach cymmysglyd yn awr ! Yn lle ystafelloedd 
ardderchog, nid oes yn awr ond ogfeydd tywyll, Ue yr ymlusga 
y porcupiniai' 1 , dylluanod, ystlymod, a phob math ogreaduriaid 
hyll a niweidiol. Gyfyd allan oddiyno arogl' annymunol, ac 
wrth y pyrth y mae esgyrn defuid a geifr yn wasgaredig. Mac 
Birs Mmrod, neu deml Behts, yr hon oedif yn sefyll ar d 
dechreuad yr oruchwyliaeth Efengylaidd, i’w chanfod i raddau 
yn awr. Ymwelwyd â a darluniwyd tii gan amryw deithwyr 
Seisnig diwecldar. Dengys ei gweddillion, i raddau mawr, 

odidawgrwydd cyntefigy lle ; acerfod y Deml a nodwyd yn 

adfa.il er yscannoedd lawer oflyntayddoedd, y mae ei eharnedd 
yn awr oddeutu 245 o droedfeddi o uchder. Ar yr adfail yma 
y mae llawer o ddarnau o waith príddfeini toddedig a swniant 
fel gwydr pan y tarewir hwynt. Oddiar ben y garnedd yma 
t.eir go.ttg ar weddiliion carneddog Babilon gynt, yr hon a fu 


UDGORN SEION. 


22 1 


unwaith yn ogoniant y teyrnasoedd, ac ni eliir cael golygfa 
mwy cyflawn ac liollol ar am hyf'anedd- dra nag a geir yma. 
Wrth hyn eanfyddwn fod y gw.óth godidocaf a niwyaf o eiddo 
marwolion yn cad ei ddwyn i’r dim, a’u cof-adeiladau uchelaf, 
eu gallu. eu medrusrwydd. a’u cyfoeth yn cacl eu dwyn yn 
gydwastad â'r Uwch, a’r gweddillion carneddog yn cael eucadw 
i’r dybsn o amlýgu a sicrhau tystíolaeth flyddlon y l)uw 
geirwireddus, fel y crybwyllir yn ei ddwyfol air. Mor rhyfeddol 
yr ymddengys rhagddywediadau Duw trwy ei weision y 
prophwydi pan en cyferbynwn â’r dygwyddiadau y ^yfeiriant 
ein meddwl attyntl Mor eglnr y dangosir i ni wirionedd a 
dwyfoldsb yr ysgrythyrau santaidd ! Gyda y fatb briodoldeb 
ardderciiog y gesyd y Jeliofa anfeidrol ei rhagwybodaeth allan 
mewn cyssylltiad â’r hyu a ddaetli ar Babilon er enghraífft, ac 
yn roddi hèr i Dduwiau gau yr lioll greadigaeth, ac unrhyw 
rai o’u pleidwyr, i ddangos unpeth yn gyffelyb! “ Pwy a 
draethodd hyn er cynt? pwy a’i mynegodd er y pryd hyny? 
ond rayfi yr Arglwydd : ac nid oes Duw arall ond myfì : yn 
Dduw cyflawn, ac yn achubydd: nid oes ond niyfi : yn 
mynegi y diwedd o’r dechreuad; ac er cynt, yr hyn ni wnaed 
etto: yn dywedyd, Fy nghynghor a saif, a fy holl ewyllys 
a wnaf.” Esaiah xlv a xìvi. 

(I w barhau.J 

Alltwen. W. F. Wii.uaus. 


LLAW RHAGLUNIAETH. 

O iîob rhyw drefniant sy’n y byd, 

Er dwyn i ben gynnil-gamp ehweg ; 
Nis gwelais etto trwyddo ’i gyd. 

Un ail i waith rhagluniaeth deg. 

0! ddyfnder o oludoedd sydd, 

Yn y ddoethineh sydd o Dduw! 

Ei gwaith ganfyddir nos a dydd. 

Yn nhrefniad pob creadur byw: 

O’r lefiathan anferth gawr 

Syn chwarae yn yr eigion llaith, 

Hyd at y llew rhuadwy mawr 

Sy’n gwibiaw trwy’r anialwch maith; 
O’r bywydolion welir fry 
Trwy’r deg ffurfafen yn rnhob uian, 
O’r eryr cratfar edyn cry’ 


222 


CDGORÎÎ SEIOÍ». 


Hyd yr yrnlussiad llesg a gwan. 

Rhwng myrddiwn o drychfilod mân, 

Y gwelir ôl ei bysedd cain, 

Yn cynnil drefnu ar wahân 

Eu cylchoedd i bob un o rhai’n. 

Rhwng iriyrdd atnryliw lysiau’r ma’s, 

Sydd hardd eu gwedd a phur eu sawr, 

A’r coed addurnant dtiaear làs 

Y gwelir llaw rhagluniaeth fawr ; 

Aur. arian, niwnoerbi, perlau drud, 

A’r cryhswth o drysorau cudd, 

A geir wrtli chw'ilio perfedd byd, 

Yn dangos ei chywreindeb sydd ; 

Trefn sêr, comedau, haul a llo’r, 

Trefn y tyminorau y gwlith a’r gwlaw, 
Arddengys yr anfeidrol stôr 
0 allu’r dawn sydd yn y llaw. 

Fel ityn trwy’r greadigaetlt gun 
Gwelir nodru o’i dawn a’i grymí 
Ei chynnil waith yn nhrefniad dyn 
Sydd etto’n fwy rhyfe.idol i’m; 

Can’s er goresgyn byd gan ddrwg, 

A chwerwi bywyd trwy ei bla, 

Yn feddyginiaeth in’ hi ddwg 

O’i thwsor glwys i’n llon wellhâ : 

Caed bedydd er maddeuant Uawn 
Rhag holl bechodau beiau byd, 

A’r Ysbryd Glâu yn dyst a gawn 
O nerth a rhinwetld hwn o hyd. 

Golelmdau ac enetnniau pur, 

Santeiddiawl ordinhadau’r nef, 

A’r niawr ddyddanwch heddwch hir 
Sy’n uerthoedd yr efengyl gref. 

Nathan Ddu o Lywbl. 


TYST ARALL I)ROS FORMONIAETH. 

Swydd Peniro. Mehefin 7, lfl&ti. 

Anwyl I,ywvdl Daniels. ~ I.lawer o sôn nedd trwy citi 
eymmydogaethau ni yma yn swydd Penfro. pan unais gyca 
plilant a phobl yr Ar*lwydd, ant fy 11 mbenboethni digyffelyb.” 
Rliai a ddywedent mai effaitli myfyrdod yn yr athrofa oedd J 
cyflawniad o’r wpithred lion : ereill a ddywedent mai fy nyben 
uedd “ cael gafael ar dwyll Moimoniaeth, er ei ddynoethi i’r 
«yhoedd ond ymunai pawb i ddweyd yn unllais na fyddai 


ÜDGORN 8EIOH' 


22S 


i mi aros m«ry nac ychydig ddiwrnoilau gyda’r Saint. Eit'fir 
erbyn hyn mae amrni fisoedd wedi myned heibio, a pho fanylaf 
yr vmciiwiliaf i. ac y myfyriaf fwyaf ar athrawiaeth y Saint, 
mwyaf i gyd o’i gogoniant a welaf. Prawf hyn i mi fod 
gogoniant yn perthyn iddi, ac y dygir y Saint ffyddton o 
ogoniant i ogoniant gan Ysbryd yr Arglwvdd. 

Yn awr, dymunaf hysbysu i’r cyhoedd fy mod yn aros yn 
ddiogel yn y tfydd santeiddiolaf, ac os yw y Uinellau canlynol 
yn deilwng o’eh sylw, carwn eu gweled yn argratìedig ya 
“ Udgorn Seion.” 

Mae mawr gariad yn fy m; nwes, 

Tuag attat Tesu GlsTn; 

Mae dy yspryb gen’î’n gynhes. 

Ac yn llosgi fel y tân. 

Nid tân di/eithr fel sectariaid, 

Ond tân cariad pur y nef, 

A thrwy gymhorth y dyddanydd, 

Arnat beunydd mae fy llef. 

Dywed wrthyf fi fod l ’ Joseph,” 

Yn cyhoeddi’n ddiwyd iawn, 

I’r ysbrydion mewn carcharau, 

Rhyddid iaehawdwriaeth lawn. 

Ee ddaw miloedd medd yr Ysbryd, 

O'r rliai hyn yn rhydd cyn hir ; 

Cant eu cyrph er trigo ynddynt, 

Draw yn Seion sanctaidd dir. 

Dywed wrthw’i garu’r brodyr, 

A’r chwiorydrt eryf a gwan, 

Dy wed liefyd daw yr Iesu, 

’Lawr i’w deml yn y nian. 

Dywed wrthyf dystiolaethu, 

Dros yr Iesu, gwir Fab Duw, 

Fod ei fwyn Efengyl worthfawr, 

’Nawr ym meddiant dynolryw. 

Duw gyfrana ei bendithion, 

Yn dystiolaeth i boo un, 

Ag a ufyddhant o’r galon, 

I oreh’mynion Mab y Dyn. 


224 


IJHGORN SEION. 


Nid pnîfalu mewn tywyllwch, 

Gant yn hwy wrth deithio’r llawr, 
Ond yr Ysbryd Glân dderbyniant, 

G rda nerth a sicrwydd mawr. 

Trwy yr Ysbryd Glán nid ofnwn, 
Gwg na gwarth y byd o’r bron, 

Ac. '■ Yn nghanol tân a clierrig.” 

Meddai pawb, “’Ey’m ni yn llon.” 
Nid i ni 0. Arglwydd grasol, 

Ond i Ti y byddo’r clod, 

Am anfoniad trefn berffaith, 

Er ein lloni is y Rhôd, 

Pwy a haera ’n liwy mai twyllwr, 
Ydoedd Joseph Smith, gwas Duw? 
’Fe dderbyniodd yr allweddan, 

Hefyd nerth, — gwirionedd yw. 

’lt hwn a wado hyn mewn digter. 

Gwaded hefyd eodiad haul, 

’R un drwg ysbryd a’i arweiniai,» 

I wadu haeddiant Adda’r Ail. 

Ond, O! gwybydd ddyn rhyfygus, 
Geilw l)uw di ’r farn am hyn, 
Mewn du garcliar cei dy roddi, 
Ninnau ’n rhýdd ar Seion fryn. 
Ond diolchwn i’n Tad nefol, 

Nid yw 'n rhy ddiweddar ’nawr, 


Ac am hyny tâl n'fydd-dod, 

1 orch’mynion Iesu Mawr. 

DAFrirn jobn, Diwe.ddai o Goleg llwlffordd. 



C Y N N W Y S I A P. 


Milflwyddiant 

Cyiiimmifa lldwj reinml Mornaime !!!!!!!,”!!! !!!! 214 

<>uljrgyddiaeib— Pno.ias a M.*esan >n Utali ....!!!!!!!!!!!! " ! !!!!!! 210 

C) flawniail Pruphwydoliaetb 21S 

Llan Rlianluntai'th 201 

Tyat arall drua Kui niuniaeih 222 


A B R R T A W Y : 

ARGRAt-iWYD A CHrUOEÜDWYB GAN D. PANIBL8, 



ÜDGORN SEION. 

NBIT 

* &emi m &atnt» 


Riiif. 16.] GORPHENAF 19, 1856. [CrF. IX. 


DEGWM. 

(Allan o'r Star.) 

Yn y dechreuad, pan y cyhoeddwyd y cynllun mawr er iach- 
awdwriaeth dyn, un, yn mhlith yr amrywiol athrawiaethau 
neu egwyddorion a ordeiniwyd y pryd hwnw, er cael ei chadw 
ganddo, oedd, yr un o dalu y degwm o’i eiddo. Ac oddiwrth y 
gỳfraith fawr hon o eiddo y nefoedd y cafodd dynion gyntaf y 
meddyl-ddrych o godi llôg, rent, & c. ar eu gilydd. 

“ Y maes yw y byd,” ac am gael y defnydd o hono, y mae 
wedi bod yn ddyledswydd dynolryw bob amser i dalu i’w 
berchenog ddeg o bob cant o’r oll ag y caniatawyd iddynt 
gasglu o hono. Mewn amserau diweddarach, pan beidiodd 
Israel ddyfod â’u degwm i’r ystordy, cyhuddodd yr Arglwydd 
liwynt am ei yspeilip; Malaci iii, 8. 

Ni rodda y Beibl ond ychydig wybodaeth ini ar yr un o’r 
egwyddorion mawrion a blaenaf yn y ffydd Efengylaidd, fel eu 
daliwyd gan ddynolryw, neu a ddadguddiwyd iddynt yn 
nyddiau Noah ; a dywed mor anfynych ynghylch degwm ag 
ynghylcli unrhy w rhai o’r egwyddorion eraill a ddadguddiwyd 
er iachawdwriaeth dyn, oddiwrth y cwymp. 

Dywed Paul i’r Efengyl gael ei pliregethu o’r blaen i 
Abraham, ac mai yn mhlith yr athrawiaethau pwysicaf a 
gadwodd oedd yr un o dalu y ddegfed o’i eiddo i’r Archoffeiriad 
Melcliisedec; “ Ac efe a roddes iddo ddegwm o’r cwbl;” 

Pkib 1 g. 


226 


tJDGOBN SETON. 


Genesis xiv, 20. Pärhaodd cyflawniad manwl o'r gyfraith hon 
gan y tadau Patriarehaidd, ac yn Israel, wedi iddynt ddyfod yn 
genedl. Dangosir pa fodd ei chymliwyswyd at y bobl y pryd 
hwnw yn y gyfraith a gawsant gan Moses, yr hon a gadwyd 
yn y modd mwyaf cyssegredig gan bawb afyddent byw o dan 
ffafr Duw. Hyd y nod ar ol myued o Israel i droseddu, parha- 
odd yr ordinhad hon fel prif nodwedd genediaethol, yn gyrjimaint 
ag ei nodwyd gan y Pharisead yn ei weddi fel un o’i weithred- 
oedd da— “ Yr wyf yn roddi degwm o’r hyn oll a feddaf.” 

Meddylia rhai mai pan y daeth Crist y darfyddodd cyfraith y 
degwm, oddiwrth y ffaith na roddwyd yr un gorchymyn pen- 
dant ar a wyddom am dano iddi hi gael ei pharhau. Y reswm 
na ddysgwyd hi i’r dyscyblion Iuddewaidd oedd yn eglur mai o 
herwydd fod yr Iuddewon ar y pryd hwnw yn cadw y gyfraith 
yn lanwl. Os na chymhellodd yr Iesu hi trwy orchymyn, 
cydnabyddodd liitrwy ei gymmeradwyaeth o honi hi, eenys fe 
ddywedodd wrth y Phariseaid, “ Yr ydych yn degymmu y 
mintys, a’r anis, a’r cwmin, ac a adawsoch heibio y pethau 
trymach o’r gyfraith : rhaid oedd gwneuthur y pethau hyn, ac 
na adewid y lleill heibio ” Dysgodd yr lesu i’r Iuddewon fater- 
ion trymach y gyfraith a esgeulusent; o ganlyniad ni clilywwn 
nemawr ynghylch cyfraith y degwm, yr lion a gadwasant yn- 
fanwl. Cawn, yn yr enghreifftiau y cyfeiriwyd attynt eisioes ( 
i’r gyfraitli hon, yr un fath ag eiddo ebyrth a phoeth-offrymau, 
a chyfraith nefolaidd priodas, gael ei rhoddi yn hir cyn i’r Deg 
Gorcliymyn, y rhai ddelir yn gyssegredig gan bawb feibl gred- 
wyr proffesedig, gael eu rhoddi i Moses yn nghanol taranau a 
mellt Sinai. 

Am hyny, y mae yn gyfraith i bawb dynolryw, wedi cael ei 
chyflwyno i waered o’r dechreuad, ac wedi ei rhwymo, pe yn 
ddichonadwy, yn fwy neillduol ar linaeh yr Offeiriadaetti, ac ar 
waed lsrael, nac ar y gweddill o’r byd, trwy orchymyn a chyf- 
ammod pendant. Pan y tynodd Yspryd Santaidd yr Addewid 
y Ilèn oddiar lygaid meddwl Jacob, ac y canfyddodd gyffawn- 
iad gogoneddus yr addev7Ìdion a roddodd yr Arglwydd iddo— y 
deuai ei had mor aml a thywod glôn y môr, neu sêr y ffurfafen, 
yr amlheid pethau da y ddaear arno ef a’i hiliogaeth, yn 
ngyflawndtr ei gaion efe a ymgyfammododd â’r Arglwydd gan 
ddywedyd, O’r oll a roddech i rui, gan ddegymmu mi a’i degynuu 


ÜDGOBN SËION. 


22ÌT 

mafiti;” Genesis xxviii, 22. Trwy hyn mae y gyfraith hon o' 
ddegymmu yn rhwymedig ar holl waed Israel, o lierwydd cyf- 
amrnod neillduol eu tad, .J acob, ac o herwydd gorchymyn 
diweddarach a roddwyd iddynt trwy Moses, yr hwn, fel y 
nodasom, a gydnabyddwyd gan Iesu Grist ei hun tra yr oedd 
Efe ar y ddaear. 

Dysga a gweinydda Eglwys Rhufain ac Eglwys Loegr 
gyfraith y degwm, ac, yn gyffclyb i amrai egwyddorion eraill 
ag ydynt yn dda o honynt eu huuain, ond eu bod wedi cael eu 
gwyrdroi gan ddynion i ddybenion drwg, wedi eu cael yn y 
dechreu oddiwrth orehyraynion a r'oddes yr Árglwydd i’w 
Offeiriadaeth yn nghyfnodau boreuach ein byd i ddybenion 
uchel a santaidd. Pan yr ymlygrodd y rhai hyny a ddalient yr 
Offeiriadaeth hon, ac a ymarferent y cyfreithiaU hyn mewn 
cyflawnder, gwyrdroasant gyfreithiau ac ordinhadau y nefoedd 
hefyd, a defnyddiasant hwynt i gyflawni eu dybenion hunanol 
eu lmnain, heb ddim parch i’r amcan i’r hwn y bwriadodd yr 
Arglwydd hwynt. Pel yr ymsefydla Teyrnas Dduw ar y 
ildaear, yn raddol y mabwysiadir yr holl gyfreithiau a’r ordin- 
nadau hyn, ynghyd ag amry w o rhai pwysig ereill o ba rhai nid 
oesddernynyny bydyngweddill, ac fe’u dygir i weithrediad 
er cyflawniad y dybenion i ba rhai yr arfaethodd yr Arglwydd' 
, ynt yn y áechreuad; ac y mae hÿn yn cael ei wneuthur a’r 
yn ruhlith y Saint — y rnae yn cael ei gymhwyso i’r' 

J en ,° . seíydlu cen<?dl 0 Erenhinoedd ac Offeiriaid í'r Da* 
oruchaf, ar y ddaear, trwy adeiladu temlau, &c. 
i’an yr adferwyd yr Offeiriadaeth hon drachefn i’r ddaea r - 
r * y ' ,0seph Sm 'th, gwnaed y gorehyrayn hwn yn rhwymedig 
/ ‘ Vn y dydd,au dlwedd af- Ni ettifedda unrhyw berson' 
jnaithion Abraham. Isaac, a Jacob, byth, hyd oni ddysgant i 

: iW y gyfraith hon < a gwerthfawrogi y fraint o gael : 
^ e r r ft>]ly ' 0s na ch >' fl awnant hi byth byddant estr e n- 
i oddiwrth lles cyffredin Israel, a fforffetiant bob hawl i 

a f ' laeth yn Ilhe yrnas Dduw Yn mhellach dywedodd yr 

g wydd, mewn daíguddiad i Joseph, “Yr hwn fydd «edi' 

gymmu m losgir; canys ar ol heddyw y daw y UosgfaJ’ 

tr iníaethau yr Arglwydd â’i bobl yn mbobeyfnod' 

f wv n, ; ,n ln ^ 110 0delrladaeth wed ' hod ar y ddaear, ac yn> 
uciuol yn yr oruchwyliaeth ddiweddat hon, fod c yf- 


22S 


L'DGORlî SEION. 


iawniad o gyfraith y degwm yn angeniheidiol er cyrhaedd i f r 
radd liyny o iachawdwriaeth ag yr hoff ddysgwylia pob Sant ei 
mwynhau. Os aehubir neb heb ei eliadw, bydd “ megys trwy 
dân'” Er y dichon iddynt aros eu hunain, bydd eu gwaith 
megys gwair neu sofi yn nydd y llosgi. 

Y mae rhai wedi bod bob atnser yn yr Eglwys yn teiinlo yn 
rhy dlawd i dalu i’r Arglwydd ei rlian Ef, a thra yr oedd felly 
gyda rhai ag oeddynt wir dlodion, yr oedd felly yn fwy 
gýda y rhai a feddent gyflawnder cyferbyniol. Adgoffa y fatti 
Saint un am gardotyn trachwantus, yr hwn, yn lle bod yn 
ddiolcbgar am yr elusenau a gaffo, a waedda yn daeraeh am 
ycliwaneg. Hyny yw, cynnnydda eu trachwant yn gyfeTbynioi 
i’w foddliad. Os na edifarha y fath rhai, pan ddelo dydd y 
cyfrif hwy a gant ddyled trwm yn eu herbyn, yr liwn a gant 
dalu hyd y ffyrling eithaf. 

Mae pwysigrwydd cyfraith y degwm yn amlwg ryfeddol yn 
nhriniaeth yr Arglwydd â’i hobl yn yr orueliwyliaeth hon. 
Fan yn glaf ac yn gyferbyniol o brin, yn ninas Nauvoo, oddi- 
wrth eu herlidigaethau diweddar yn Missouri, gofynodd yr 
Arglwydd ei ddegwm oddiwrthynt; ac â'r adli.igau crynoedig 
hyn o eiddo y tlodion yr adeiladwyd Teml a gostiodd myrdd- 
i\vn o ddoleri, yn yr hon y cyflwynodd yr Arglwydd allweddau 
uwch yr Offeiriadaeth ar y ffyddloniaid, yr hyn a alluogodd ei 
weision Ef, erbyn gwaethaf terfysg-luoedd, a gynddeiriogwyd 
gan lengau o ddieflaid o bartbau y tywyllwch, i gynnal ei 
deyrnas ar y ddaear, a gweinyddu iachawdwriaeth i Israeì 
gwasgaredig. 

Yn ystod bywyd y Prophwyd Joseph, athra yr oedd y Saint 
yn Nauvoo, cafodd y rhai hynya dalasant eu degwm freintiau 
gyda golwg ar freintiau Tŷ yr Arglwydd na chaffaí ereill; yn 
mhlith pa rhai oedd yr un bwysig o fedydd dros eu mheirw. 

Àr ol fod y Saint wedi eael eu gyru o Nauvoo, ac eu bod, 
trwy fendith yr Arglwydd, wedi ymsefydlu yn nyffrynoedd y 
mynnyddoedd, i raddau helaeth yn ymneillduedig oddiwrth 
ddylanwadau y Cenedloedd, Efe a ddadguddiodd cyfraith y 
degwm yn fwy cyflawn iddynt; a chyssegrasant eu hunain, 
a’u cartref newydd, o’r newydd i’r Arglwydd, trwy gadw ei 
gyfraitti hon yn fwy perffaith. Gofynir i’r Saint yn Seion i dalu 
eu degwm, ac os oes rhywrai nad ydynt, darfyddant yn fuan i 


ÜDtìORN SBION, 


22 &' 


sae ì enw yn Israel. Cauir drws Tý yr Arglwydd yn erbyrr 
rai o’r fath. a chanfc eu hunain wedi eu torri ymaitii oddiwrth 
feadithion yr iachawdwriaeth-oddiwrth yr unig gyfrwng trwy 
ba un y gallant ddyfod y .1 Iachawdwyr ar Fynydd «eion, iddynt 
eu hunain, i’w hiliogaeth. ac i’w mheirw. 

Angenrhaid oedd eael cyfraitli a ofynai aberth ynlsrael gynt 
er eu cadw mewn cof am eu Duw ; ac y mae yr un mor' 
angenrheidiol yn Israel yn awr er eu hadgoflfhau yn barhans 1 
oddiwrth pwy y derbyniant eu bendithion. Oni buasai fod y 
Saint yn cael eu galw yn barhaus fel yma i aberthu rhau o u 
golud bydol, yr hwn eu dysgwyd i’w alw yn eiddo eu hunain, 
eithr yr hwn mewn gwirionedd a berthyua i’r Arglwydd, eler.t 
yndew a chieient, ae anghofient yn fuan fod Teyrnas Ddnw 1 
gael ei sefydlu ar y ddaear, ueu ei fod yn angenrheidiol iddynt 
wneuthur rhywbeth er cael ettifeddiaeth ynddi. 

Yn gyferbyniol i’r graddau ag y mae Saint y gwledydd hyn 
wedi cynnyddu raewn gwybodaeth a ffydd, y maejr awjdd 
wedi cynnyddu yn eu caionnau i ymdebygoli fwy-fwy o h ) 1 
yn eu gweithredoedd, yn ogystal ag yn eu ffydd a’u teimladau, 
i’w brodyr a’u chwiorydd yn Seion; ac felly mae rhan anil o 
honynt wedi ymbarotoi i dderbyn cyfraith y degwm. Caniata- 
som i amry w o’r brodyr yn y weinidogaeth i’w derbyn i mew n 
yn eu maesydd Ilafur, er’s amryw fisoedd yn ol. ac y mae cyn- 
nifer o’r Saintyn y Cynnadleddau lle ei dygw'yd i mewn wedt 
ymafaelyd ynddi yn eu fíydd a gweithio arni, ac wedi tystiol- 
aethu mor aml am yr aml fendithion a dderbyniasant trwy ei 
c hadw, hyd nes y cymhellwyd ni, gan yr Ysbryd Glan, i gym- 
hell yr lioll Gynnadleddau i fabwysiadn y gyfraith hon yff 
weithredol ; a dywedwn wrth bawb a fyddant ffyddlon mew» 
gwneuthur felly, hwy a gryfheir yn y ffydd, cant adnewyddiad 
yr Ysbryd Glân arnynt, a derbyniant gynnyddiant mawr o 
fendithion yr Arglwyddi Pan yr ymgasglant adref i Seion 
canfyddant iddynfc fod yn gwneuthur gwaith rhagddarpariado 
yma, yrhwn fydd wedi eu liaddasu i gadw yn berffeithiach 
gyfraith yr Arglwydd yno-i fabwysiadu gyda mwy parod- 
rwydd na phe byddent wedi gwneuthur fel arall, y mesurau a 
garir allan yno, trwy ba rai y derbynia y ffyddlöniaid 
«anteiddhâd a bendith. 

ÎSi ofynwyd degwm oddiwrth neb yn y wlad hon, ond y rliaú 


f.230 


ÜDOOItN SBIOÎf. 


ẁyny a feddent fwy na angheneat i’w hymfucio hyd yn hyn. 
Dylai pob degwm o’rfath yma gael ei anfon i'r Swyddfa hon 
fel arfer, fel y caífo y personau a’i talo gredit am dano yn mhrií 
Swyddfa y Degwm yn Ninas y Llyn Halen Mawr; ond bydd 
pob degymau a fyddant am lai na £10 o dan drefniadau a 
rheoiaeth y Cynnadieddau yn mha rliai eu teiir, yn ol cyfar- 
wyddiadau y rliai a fyddant drostynt yn yr Oöeiriadaeth- 
AUan o hono y dyiid taln y costau fo’n myned ar y Cangenau 
a’r Cynnadleddau, cynnal yr ararywiol gasgliadau. ac, wedi y 
telii y swm oíýnedig at y Deml, fe ellir eymhwyso y gweddill 
J/ cyfryw amca nion ereill a’u gofynant, er’ llcdaeniad yr 
- engyl a chasgliad Israel, Hyderwn na cliolia neb olwg ar 
bwysigrwyddy D. Y. Barliaus, eithrbydded y taliad at y Deml 
ac ymgasghad y tlodion y dawy brif ystyriaeth. 

Tra yn llafurio yn y wiad h°n, derbyniasom lytiiyron oddi- 
wrth frodyr a berchènogent fwy neu lai o feddiannau, yn 
lys ysu naíl oeddynt fel pe yn mwynhau ffrwythau yr Ysbryd, 
nac yn meddu y Uawenydd hwnw yngwaith yr Arglwydd ag 
yr ymddangosai fod eu brodyr yn derbyn. Yn y mwyafrif neu 
Ji o oi aehosion hyn,;ceir allan nad yw y dynion hyn wedi 
■ i f 1 ^ ■^ ,r ^ lwy<1<1 y r han hyny o’u mheddiannau a berthynant 
iddo, a gofyneni iddynt pa hawl oedd ganddynt i ofyn ,na 
ffysgwy] ,’r Argluydd eu bendithio â bendithion dewisol ei 
n >r> ’ ynghyd a datfiuddiad, gwybodaetl), a doethineb, a 
ga lm achub eu hunain a’u teuluoedd, yn nydd y brofedigaeth, 
os nad oeddynt fodrilon i da)u iddo Ef haunerau pethau y byd 
>«n a honai oddiar eu dwylaw. Os nad edifarha y fath 
oymonamyspeilioohony.it yr Arglwydd, gan ddyfod yn 
umawn tuag attynt eu hunain, y Saint, a thuag atto Ef, buan 
. coLant yr ychydig oleuni a feddant yn awr, ac ymrhoddant i 
farwolaeth a °" & daU ‘ neb meddw] ‘ Swrthgiliant, ao a nt lawr i 

ar 7 , pwnc hwn dymunem ag0ÍFhan y « ainf y 

y rych yn mlaen yn barhaus, â llygad ffvdd, at yr 

We f f» 1 » adref ’ «e y dysgwylir’ iddynt 

ei mábwvs a l ^ U " C ^ gy ralth cysse g nad , yr lion sydd yn caei 
mabwysiadu yn awr gan y Saint yn Seion, a’r hon y gofynir 

•A derdiafiad y^deÿraas^nefdf^ 08 ^ d ^ nt am ® yrhaedd gpgonia&t 


UDGOlîS SBtOS. 


231 


llythyb dihuddiant at y llywydd daniel 
DANIELS. 

lihymni, Gorphenafl'2, 1856. 

Anwyl LywYDn Damels,-Yii gydsyniol â’r hyn a ysgrifen- 
odd J. Jones, ychwancgat' íÿ Biod yn hollol gydymtfurfio âbarn 
y Llywydd Spenser yn Ngttynghor Mbrtliyr, ac nid wyf yn 
«weled yn awr y gallesid gwneyd yu well o dan yr amgylch- 
iadau; feíly, yr ydwyfyn gofyn maddeuant Duw a’i Eglwjs 
am fy holl gatnweddau, ac yn deisyf üe etto. pe na fyddai ond 
y gwaelaf, yn Eglwys Dduw, ynghyd a rhan yn eich gweddiau 

ar i mi oarhau yn ffyddlon ynddi. 

Ydwyf, eich gostyngedig wa«, 

Wm. Sims. 

[Ein pleser yw canfod efieithiau daionus yr Ysbryd hwnw 
sydd yu ymdrechu gyda dyn cyhyd ag y byddo rhy w obaith 
am welliant hyd oni waedda cyfiawnder, “ Gad iddo, Da 
genyrn ddeall uad achos o’r tath hyny ydy w un W . S.,eithr ei fod 
wedì gwraudaw ar lais dystaw main Ysbryd mwyn y l)uw hir- 
ymarhous, a thrwy ei oleuni wedi dyfod i gydweled ar Llyw- 
ydd Spenser ynghylch ymddygiad y Llywydd Jones yn y mater 
ilan sylw. Y penderfyniad ag y daetii y Llywydd Spenser iddo 
•oedd, “tod y Brawd Jones wedi ymddwyn yn ddyngarol, hael- 
ionus, uniawn ac onest, a dangos ei lum yn ymgeleddwr yr 
amddifaid, ar ei gost ei hun, (fel y gwyddom ni yn dda,) a 
pheryglu ei enw da. Gwyddom hefyd mai cyfaill penaf W . 
S. fyddai y Br. Jones, pe byddai yma i weled y cyfnewidiad. 
Yr Arglwydd a fendìthio W. Sims, fel y byddo mor fíÿddlon 
fg y gwelsorn ef unwaith o’r blaen, ac yn ffyddlonach hefj d, 
ìel yr ennillo ogoniant yn nheyrnas Dduw yw gweddi y Gol.~\ 


ÎÌHYDinrj Cre*yddol. Rhaid yw i ryddid gwladwriaethol a 
t'hrefÿddol agor y ffordd i bregethiad yr Efengyl, yn mhob 
cenedl, ac yr ydym yn llawenhau wrth weled ffÿrdd newyddion 
yn agor yn barhaus i’w mynediad i blith cenedloedd j'r lien fyd- 
i’rwy y rliyfel ddiweddar mae rhyddid crefyddol wedi cael ei 
ganiatau yn Niiwrci. Effeithia hyn hefyd ar gasgliad yr 
luddewon, a phrynedigaeth gwlad yr addewid. — Star. 


232 


uûgors seioSt 


ü D G 0 H N S E 1 0 N, 

S EH 

gcren p «>atìU. 


DYDD SADWRN, GORPHENAF 19, 1856. 

Y Degwm. — Yn y rliifyn hwn gwelir sylwadau ein Llywydd 
F. D. Richards, vr hwn sydd yn Apostol i Iesu Grist, ar y 
pwnc yrna. Fe’u derbynir yn llawen ac fe werthfawrogir eu 
gwrthddrych gan bob un sydd a’i fryd ar adeiladu Teyrnas 
Dduw, a chael iachawdwriaeth ynddi; ac dì wela unpeth a 
allo yn ormod i wneuthur er ei mwyn, tra y dichon i’r byr ei 
olwg a r cul ei galon beidio edrych tuhwnt i’w dy biedig fwynhad 
presennol na theimlo i wneuthur cymmaint. Rhaid yw iiau 
cyn y medir, ac ni feda y naill y cnwd a hauodd y llall. Mae 
y ffarmwr yn ddigon llygad-agored i weled nad colli yr liad a 
haua y mae, ond yn darparu am gael cant cymmaint yn y 
ílwyddyn ddyfodol. Nid yn unig ettifeddiaeth ar y ddaear 
adferedig, o dan deyrnasiad ein Iíarglwydd Iesu Grist, a 
ddysgwylia y Sant ffyddlon, ond bendithion a chynnorthwyadau 
presennol tra yn ymwneyd a’r gwaith. “ Gwaith yw hwn sydd 
rhaìd ei orphen,” meddai un emyn a ganwn : po fwyaf a wnawn 
po gyntafei gwblhawn ynte; a’r “hwn ni weithio, na fwytaed 
ychwaith.” Mae Seion i’w ehwbl adeíladu, Teyrnas Dduw i’w 
hollol sefydlu, Israel i’w lwyr gasglu, satan i’w lwyr orchfygu, 
yr Iesu i hollol deyrnasu, a’r byd syrthiedig i’w lwyr waredu. 

Hawddach yw dweyd na gwneyd,” medd hen wir ddiareb, ac 
mae y blaenorol yn ddywediad mawr ; ond pa íaint mwv yw 
y cyflawniad o hono? Mae y gwaith hwn eisioes wedi costio 
gwaed goreu y bedwerydd ganrif ar bymtheg, ac ymdrechion 
celid chwe’ mlynedd ar ugain o amser, er ei gyflawni mor belled. 
Erlid a dirmygu, lladd a llosgi, carcharu a gwialenodu, plannu 
ac adeiladu, hau a medu, teithio a phregethu, symmud ac ail 
se ydlu ydynt wedi bod yn rhai o brif nodweddau ein gelynion 
a n hunain y ri y cyfamser. Aeth amrai o'r hen wroniaid — y. 
pioneers y rliai a fuont uiegis yn “ torri yr iâ,” tuhwnt i’r îlè.n, 


ÜDGORN SEION. 


233 


i orphwys oddiwrth boen a gofld marwoldeb, ac wele ddwylaw 
newyddion yn ymaflyd yn y gorchwyl. Mae’n ffaith liefyd fod 
Satan hyd yn hyn heb gael ei rwymo na’i deyrnas ei dryllio : 
a ydyw yn debyg ynte y caw n ninnau dywydd teg ac amser 
seguryn amgenach na’n rhagflaenwyr? Nid oes segurwyr r 
fod yn nheyrnas Dduw; canys nid uu ansylweddol fel eiddo 
sectariaid ydyw hi : cynnwysa heblaw brenin, adeiliaid, achyt- 
reithiau a swyddogion, drefydd a phentrefydd, tai a thiroedd, 
dinasoedd a themlau. A cherrig sylweddol dannedd anfertli 
greigiau yr adeiledir tai a themlau, a rhaid yw en cloddio a’u 
cludo. A phylor haiarn a phlwm a nerth breichiau yw y 
ffordd gyffredin i ddryllio teyrnasoedd, ac à phridd a eherrig yr 
adeiledir amddiffynfeydd. Ar ol i Israel wneuthur ei orm ej 
hunan y daw Duw i’r maes â’i darannau, ei í'ellt, a’i genllysg i 
gyflawni y diflÿg. Mewn ager-gerbydau, Uongan, wagenui. 
dauolfenni, &c., yr ymgasgla Israel hyd oni ddanfona Duw ei 
angylion i gyflawni y diffyg. At yr holl betliau yma mae y n 
ofynol cael gweithwyr, nwyddau, arian, &c. Darllenwn mai a 
degwm y Saânt y cyfiawnir pethau fel yma yn Seion, ac wele 
ninnauymayn cael cynnyg ar yr un fraint annhraethadwy- 
Pwy na hauai yn awr íbk»! parhäo tymhor amser, fel y mtd<- 
anchwiliadwy olud Crist yn nliragywyddoldebf 


Talaeth Deseret. — Mae treigliadau y “ garreg a dorryd o i 
mynnydd ” yn gyffelyb i eiddo pellen eira yn ei gwneuthur yn 
wyfwy o hvd o fod yn chwecii o, aelodau aeth yn gymmyd- 
ogaeth, yna yn sefydliadau a changenau ac yn ddinus ; ac 
wedi hyny, trwy haelionu ei gelynion yn cymmeryd y draffei th 
yn wirfoddol o’i threiglo allan o ddinas Nauvoo, aeth yn Dir- 
iogaeth Utah. Wele Tormoniaeth yn Ue “ darfod a marw,” a’r 
Mormoniaid yn lle “anamlhau, ymwasgaru a newynu , vn 
“ffrwytho ac amlhau ac yu llanw y ddaear.” Rhwng yr \m- 
fudwyr o wledydd pellenig, yr aml ymfudwyr bj’eliain or b>d 
arall, a’r rhai oeddynt yno eisioes, nme nifer digonol i boai 
llywodraetb rliydd ae anymddibynol eu hunain. yn unol ag 
hawlfreintiau y fam-iywodraeth fawr sydd yn taflu ei mh.intell 
amddiffynfäol dros yr holl Daleithiau, a’u cyssylltuyn un teutu 
Fan gaffont eu derbyn i’r Gyfuudeb rnegis Talaeth, . gwel eu. 


•234 


UDGORN SEION. 


darllenwyr wrth ; r erthyglau eyfieithedig yn y rhifyn hwn, y 
byddant yn dewis eu ìlywodraethwr, ac yn gwneuthur eu cyf- 
reithiau eu hunain. Pryd hyny y daw breintiau a ehospedig- 
aetîiau cyfreithiau Duw mewn grym, megis ag yn Israel gynt. 
Yna gorfoledded y cyâawnion, — y rliai a hiraethant am weled 
ewyllys Duw yn cael ei gwneuthur ar y ddaear megis ag y mae 
yn y nefoedd. ac ymddyehryned ac ymswyned y troseddwr a’r 
drwg ei fwriad; canys gosodir barn wrth linyn, a chyfiawnder 
wrth bwysau, ac ni adewir na gw r raedd na changen i'r annuwiol 
yn Seion, lle y daw i drigo yr Hwn sydd megis tàn y toddydd, 
a sebon y gòlchyddion. Dichon mai ar ol y dechreuo barn yn 
nhy Dduw r , ac yr ymiawnir pethau yno, y gorchymynir i Seion 
gyfodi yn ei rhwysg mawreddog a’i grymusder, ac â’i chorn 
haiarn a i charnau prês ddryllio cenhedloedd lawer. Onid ein 
bramt ynte y w cael cyfleustra i fy w yn unol a rliai o’r cyfreith- 
lau lleiafyn awr, fel yr addasomein hunain i dderbyn rai sy’n 
uwch : ac onid yw yn amlwg os nad allwn gadw y rai hyn 
‘ mai Hinasyddion gwael fyddem yn Nhalaeth Deseret? 


FPURF-LY W€ DRAETH TALAETH DESERET. 

(O'r “ Deseret News.") 

RHAOLiTH. 

* Gan fod hoil ddinasyddion yr Unol Daleithiau a ohanddyn 
thaw! warantedig gan y Ffnrf-Iywodraeth i wneuthur y cyf- 
reithiau hyny wrth ba rai eu llywodraethir ; a 

Chan, yr ymddengys oddiwrth fynegiad eyfrifiadol, a wnaed 
yn ganlynol i weithred y wneuthurfa ddiweddar fod Tiriogaeth 
Utah yn meddu poblogaeth o nifer ddigonawl i’w cyfiawnhau 
yn lioniad eu hawliau i’r fraint anrnhrisiadwy hon; 

Gan hyny , nyni, y bobl ddiolchgar i’r Bod Go’ruchel am y 
mwynhad o fyv yd a thrugaredd, yn teimlo ein hymddibyniad 
arno Efam barhad o’r eyfryw fendithion, ydym yn ordeinio a 
sefydìu y ffurf-lywodraeth a ganlyn 

EETHYGI, I. 

Tcrfyn ac Enw. 

.Dos. 1. Yr holl ran hono o Diriogaetli y r U u ol Dalci t hi au e. 


UDŴOBN SEION. 


235 


aiìnabyddir yn awr fel Tiriogaetli IJtali, ee yn derfÿnedig fel y 
canlyn, sef: — O’r gorllewin gan dalaetli CalifFornia, o’r gogledd 
gan Diriogaeth Oregon, o’r dwyrain gan úruni y MynnyddoedS 
Creigiawg, ae o’r deau gan 37ain cyfochriad o'r lledred ogledd- 
awl, sydd wrth hyn yn cael ei ffurfio yn Dalaeth rydd a 
phenadurawi, ac a enwir Deseret. 

ERTHYGIj'II. 

Mynegiad Haicliau. 

Dos. 1. Mewn gwerin-ly wodraethau dylai pob dyn feddu ei 
hawliau naturiol, yn mhlith y cyfryw mae mwyniiad ac 
amddiffyniad oubywyd a’u rhyddid, cyrhaeddiad. perc eno^iad 
:SC ymgeleddiad meddiant, ac o gaffaeliad a c’ .yt'haeddiad eu 
diogelwch a’u Impusrwydd. 

Dos, 2. Mae pob gailu llywodraethol yn gynhenid yn y bobl^ 
a pho'o rhydd ly wodraethau a sylfaenir yn eu hawdurdod ac a 
sefydiir er eu llesiant; gan liyny mae ganddynt liawl anariül- 
adwy ae anniddymadwy i sefydlu llywodraeth, ae i arallu’ 
diwygio, neu hoilol gyfnewid yr unrhyw, pan fyddo eu dioget 
wch, eu dedwyddwch, a’r daioni cyffredin yn gofyn am hyny. 

Dos. 3. l’awb dynion a gant hawl naturiol ac anarailadwy :i 
addoli Duw yn unol ag eirchion cu cydwybodau eu hunain ; ac 
ni wna yr Ymgynnullfa Gyffredinol un gyfraith gyda aolwg ar 
sefydìiad o grefydd neu waharddiad yr rhydd yniarferiail o honi, 
neu i aflonyddu.unrhyw ddynsawd yn ei addoliad, neu ei syn- 

iadau crefyddol, a phawb a ymddygant yn heddycliiawn. fc- 
aelodau da o’r Dalaeth lion, a íyddant yn gydradd o dan 
a mddiffyniad y cyfreithiau; ac israddoliaeth neu ragoriaeth 
u nrhyw sect neu enwad i’r liu.ll ni sefydlir byth trwy gyfraitli, 
ac ni fÿdd un prawf crefyddol byth i gael ei ofyn am unrhyw 
swydd neu ymddiried o dan y ffurf-ly w r odraetli hon. 

Dos. 4. Unrhyw ddynsawd ö’r Dalaeth hon yr hwn rhagllaw 
aymrwymoyn uniongyrchol, neu yn anuniongyrchol, m.-wn 
ornest, ( due'l ) naill ai fel blaenorydd neu gyfranogydd o flaen y 
weithred, a anghymhwysir o ddal unrhy w swydd dan y hfurf 
lywodraeth a chyfreithiau y Dalaetli lion. 

Dos. 5. Gall pob dyn lefaru, yssrifenu, neu gyhoeddi ei 
s yniadau ar bob pwngc, gan fod yn attebol am y camddefuydu 


236 


CDGORN SEION. 


o’r liawl hono ; ao ni phasir un gyfraìtii i gwttogí y rhydilid' 
o ymadrodd neu o’r wasg. 

Dos. 6. Y bobl a fyddant yn ddiogel yn eu personau, tai 
papyrau, a ineddiannau oddiwrth chwiliadau ac atafaéliadau 
afresymol. 

Dos. 7. Yr hawl o dreial drwy reithwyr a erys yn ddihalog, 
a phob carcharor a erglywir drwy ei hunan, neu gynghor 
wrtli ei etholiad ei hun ; ac ni ddelir un dyn i atteb prif neu 
mewn ystyr arall drosedd eywilyddus, oddieithr ar gwyn- 
gyhuddedd yr uehel reithwyr, ac ni fydd un dyn ynrhwymedig 
am yr un trosedd i gael ei osod ddwywaith mewn perygi o 
fywyd neu aelawd, na’i orfodi mewn.unrhyw achos o drosedd i 
tod yn dyst yn ei erbyn ei äunan.. 

Dos. 8. Pob diry won a chospcdigaethau a fyddant yn gyfaital 
i’r trosedd ; a phob troseddiadau cyn dyfarniad a fyddant yn 
fechniadwy, oddieitlir prif droseddiadau, lle y byddo y praw.f yn 
eglur, neu y rhyfyg yn fawr.. Mschniaeth anghymedrol ni 
fydd yn ofynedig. 

Dos. 9. Ni ddodir heibio ysgrif ílabeas Gorpus, oddieithr 
rnewn achos o wrthryfel neu ymosodiad, neu pan fyddo diogel- 
weh y cyffredin yn galw am hyny. 

Dos. 10. Teyrnfradwriaeth yn erbyn y DalaetH hon sydd yn 
setyll yn unig mewn codi rhyfel yn ei herbyn, neu.ymlyniad âîi: 
gelynion, neu roddi iddynt gymmorth a chysur. 

Dos. II. Ni phasia y Gyd-Gynghorfa ysgrií cyhuddiad, neu 
gyt’riith ec post-facto, nen. gyfraith: yji. lleihau. rhwymedig- 
aeth ammodau.. 

iOos, 12. Ni roir y gyfraitli o’r neilidu ond trwy awdurdod 
deddfarnawl. 

Dos. 13. Yr hawt o ddeisebiaeth gan y bobl a gedwir yn. 
dilwgr. 

Dos. 14. IlawL dinasyddion i gadw a dwyn arfau er 
amddiffyniad cyffredin ni amheuír., 

Dos. 15. Meddiant personol. ni ohymerir i’r gwasanaeth 
ayffredin, heb iawn gyfiawn. 

Dos. 16. Nichedwiri fyny, fyddin sefydlog yn y Dalaeth 
hon yn amser heddwch, a’r milwyr a fyddant bob amser yn> 
mhoh Ue. mewn israddoliaeth gaeth i’r gallu gwladawL 


tTDGORN 8EIOTÎ. 


237 


Dos. 17. Y cyfrifiad o ryw hawliau neulltuoi nis dehonglir 
«r cwttogi neu wadu eraill a gedwir gan y bobl. 

erthyol m. 

Gallnoedd llywodraeth Talaeth Deseret a renir i dair 
•sefyllfa wahanol, sef -.-Deddfwrswl, Cyflawnìadawl, a Barnawl. 

euthygl iv. 

Am. Ddeddf lonmthurawl. 

Dos I. Y gallu deddfwrawl a leianir mewn Cyd-Gynghorfa 
yn gynnwysedig o senedd a thŷ cynrychiolwyr. aelodau pa 
rai a etholir gan y bobl. 

Dos 2 Cymanfaoedd gwladwriaethol y Gyd Gynghorfa a 
fyddant yn flynnyddol hyd oni ddnrperir yn amgen drwy 
drefniad deddfwrawl : a’r gymanfa wladwriaethol gyntaf a 
ddarperir yn ol hyn yma. 

Aelodau tŷ y cynrychiol.-iyr a ddewisir yn ddwy-flynyddo , 
gan etholwyr cyfaddasedig eu rhandiroedd neillduol, amseriad 
swydd y rhai fydd i barhau ddwy flynedd o ddydd eu hetholiad. 

Dos. 4. Seneddwyr a ddewisir yn yr w modd a’r cynrych- 
ioiwyr, amseriad swydd y rhai sydd i barhau pedair blynedd o 
ddydd eu hetholiad. 

Doo.5. Ni cha un dyn fod yn aelod o’r Gyd-Gynghorfa heb 
iddo fod yn ddyn rhydd, gwỳn, dinesydd gwrywaidd, o’r 
Taleithiau ünedig, ac yn drigiannydd o’r Dalaetb hon un 
flwyddyn yn flaenorol i amser ei etholiad, a chanddo ar ei 
etholiad artref gwirioneddol yn yr ardal y cafîo ei ddewis i w 
gynrychioli. 

Dos. 6. Bydd gan y Gyd-Gynghorfa allu i ragnodi y nifer a 
gwneud appwyntiad o seneddwyr a chynrychiolwyr ; gan 
ddarpar, uafydd nifer y seneddwyr ddim yn llai nar drydedd 
ran nac yn fwy na lianner nifer y cynrychiolwyr; ac ar ei 
chymanfa wladwriaethol gyntaf y Gyd-Gyngliorfa a renir wrth 
goelhren mor gyfartal ag y geill i ddau o ddosbarthiadau, 
eisteddleoedd y cynrychiolwyr o’r dosbarth uehaf a wagheir ar 
y terfyniad o ddwy flynedd. 

Dos. 7. Pob tỳ a ddewisa ei swyddwyr ei liun, ac a farna 
gymhwysder, etholiad, a dychweliad ei aelodau ei liun. 

Dos.8. Y mwyrif o bob tý a gyfansoddant gorwm i 


23S 


ÜDGOEN SEION. 


wneuíbur gorchwyìiaeth ; ond y nifer llai a allant oedi o ddydd 
ì ddydd, a chyinmell gweinyddiad aelodau absennol, yn y fath 
fodd a than y fath gospedigaeth ag a ddarperir gan bob tý. 

Dos. 9. Ca pob tŷ bob galiu angenrheidiol am gangen o 
gyd-gynghorfa o lywodraeth rydd ac anymddibynawl. 

Dos. 10 . Fob aelod o’r Gyd-Gynghorfa a ragorfreintir rhag 
bod o dan ddaifa cyfraith y wlad dros barhad y gymanfa wiad 
wriaethawl, ac wrth fyned i a dyfod o yr unrhyw. 

Dos. II. Ni cha y naill dŷ, heb ganiatad y llall, addoedi dros 
fwy na thri o ddyddiau, nac i unrhy w le arall na hwnw yn mha 
un y gallant fod yn eistedd. 

Dos. 12 . Aeiodau y Gyd-Gynghorfa a gymmerant lẃ neu 
sicriiad i attegu Ffurf-lywodraeth y Taleithiau Unedig, a’r 
Dalaeth hon, pa un a weinyddir gan y naill y llall, neu gan ry w 
ddyn y fyddo wedi ei gyfaddasu i weinyddu llwon. 

Dos. 13. Gallu prawf y Llywodraetliwr a ganiàteir gan y 
Gyd-Gynghorfa, oddieithr o’r ysgrifau y rhai pan wedi eu hail 
ystyned a gant eu pasio drachefn drwy fwyrif o ddwy ran o 
dmr, ac unrhy w ysgrif brofedig gany Llywodraethwr a ddych- 
wehr o fewn deg diwrnod (Suliauyn eithriad) gyda ei wrtheb- 
xon, os amgen daw yn gyfraith, oddieithr i’r Gyd-Gynghorfa- 

drwy addoediad, attal ei dychweliad. 

Dos. 14. Pob cyfraith a basär gan y Gyd-Gynghorfa a 
gymraer le o ac ar ol ci chyhoeddiad, os na fyddir wedi darparu 
modd arail ar amser ei sefydliad. 

Dos 15 Aryrethohad cyntaf wedi y cymmero y Ffurf- 
lywodraeth hon Ie, pleidleiswyr y Dalaeth hon a etholant yr un 

mfero seneddwyr achynryehioiwyragydynt yn awr wedi eu 

hetho , Gydgynghorfa Talaeth Utah, ac yn ol y cyfarta)- 
raniad presennol. " " 

^•rtaeddâ i ?f U de<3d<VraWl Cyc1 ^ n ^orfay Dalaeth hon a 
gyrhaedda ! bob pwngc o gyfreithlon lywodraethiad yn gysson 

a í furf-ly wodraeth y Taleithiau Unedig ac a’r Dalaeth fon. 

ERTIIYGL V. 

Amy Gyjlawniadol. 

amseriad swydd y fydd^^f - yn Y L,ywodraethwr ’ 

^ 7 y " afydd am b °dair blynedd. Rhaglnw 


UDGORN SEîON. 


2W' 


Jywodraethwr a ddewisir yr un pryd, ac atn yr un amseriad '• 
yr hwn a fydd yn Lywydd y senedd. 

Dos. 2 Ni fydd undyn yn ddewisadwy i’r swydd o Lywodr • 
aethwr, neu Raglaw-lywodraethwr, yr hwn na fu chweeh flyn- 
edd yn ddinesydd o’r Taleithiau Unedig, ac yn drigianydd o’r ■ 
Dalaeth hon bedair blynedd rhagflaenol nesaf i’w etholiad. 

Dos. 3. Y Llywodraethwr fydd ben-llywydd y meiwyr, 
llynges, a holl fyddinoedd y Dalaeth hon. 

Dos. 4. Efe a drefna bob gorchwyliaethau cyflawniadawl 
gyda swyddwyr y llywodraeth, yn wladol a milwrawl, ae a all 
ofyn hysbysrwydd mewn ysgrifen oddiwrth swyddogion y 
swydd gyflawniadol ar unrhy w bwngc perthynol i’w gwasanaeth 
yn eu swyddogaethau neillduol. 

Dos. 5. Efe a wel ar fod y eyfreithiau yn cael eu ffyddlawn 
gyflawni. 

Dos. 6. Pan delo unrhyw swydd oddiwrth unrhyw achos yn 
wag, na fyddo trefn wedi ei rhagnodi gan y Ffurf-lywodraeth a 
chyfreithiau er llanw y gwagle, y Llywodraethwr a ga allu î 
lanw y cyfryw wagle trwy appwyntiad ac awdurdod, yr hyn a 
dderfydd pan y llenwir y gwagle hwnw gan ddilynad dyledus 
y gyfraith. 

Dos. 7. Efe liefyd a ga allu i alw ynghyd y Gydgynghorfa 
trwy gyhoeddiad, pan yn ei dyb y byddo llesiant y Dalaeth yn 
gofyn hyn. 

Dos. 8. Efe a gylafaredda trwy gennad i’r Gydgynghorfa ar 
bob cymanfa wladwriaethol sefyllfa y Dalaeth, ac a gymmorad- 
wya y fath fesurau ag y fyddo ef yn ei ddoetliineb yn farnn yn 

fuddioL 

Dos. 9. Mewn achos o anghyttundeb yn y Gydgynghorfa 
gyda golwg ar amser addoediad, bydd gan y Llywodraethwr 
aliu i ollwng y Gymanfa wladwriaethol trwy gyhoeddiad. 

Doä. lo. Ni cha un dyn, tra yn dal unrhyw 3wydd enillfawr 
<ian y Taleithiau Unedig neu y Dalaeth lion, gyflawni y swydd 
0 Lywodraethwr, oddieithr fely rhagnodir gan gyfraith. 

Dos. 11. Y Llywodraethwr a ga allu awdurdodol i roddi 
llythyron dienoed, ( reprieves ,) a phardynau, a newidio cospedig- 
aethau ar ol dyfarniad, oddieithr mewn achosion o 

gyhuddedigaeth. 

Dos. 12, Fe fydd sêl : l Dalaeth lion yr hon a gedwir gan y 


240 


UÜGOliS 6K10H. 


Llywodraetliwr, ac a ddefnyddir ganddo ef yn Swyddogawl, ae 
a elwir “ Sêl Fawr Talaeth Deseret,” 

Cyf. Dewi Elfsd Jonks. 


HYSBYSIÁDAU, &e. 


Mae y Llywyddion Orson Pratt ae Ezra T. Benson wedi 
cyrhaedd i Loegr. Mae gwahoddiad taer ar bawh Llywyddion 
Cynnadieddau a ddeallant Saesneg i’w eyfarfod inewn Cynghor 
Cyffredinol Neillduol a gynnelir yn Birmingliara, Dydd Llun 
nesaf, yr 21ain. Cynnelir Cymmanfa yno y fory. yr 2()fed. 

({gjf Apwyntiwíd yr Henuriad John Jones o Ferthýr, 
(Bryeheiniog gynt,) i deitliio trwy Gynnadleddau y Gogledd, 
i bregetliu i’r byd ac addysgu y Saint, yn ol fel y bydd yn 
gyfleus iddo. Y mae yn llawn oysbryd y gwaith, ac yn debyg 
o wneuthur mawr les-, am hyny derbynied y Saint ef ac ym 
ddygent yn ol hyny atto. Mae yr Henuriad Dewi Elfed Jones 
hefyd wedi cael ei apwyntio i deithio trwy y Cynnadleddau 
Deheuol. Dy wedwn yr un peth am dano yntau. 


Derbyniadac am Lyfuaü o Mehepiu 20 iiyd Gorfh. 16. — 
T. Stephens, £4 3s !!c ; E. S. Morgans, 1 ls 1 lc; W, Jones, 5s; 
J. Jones, lOs 7c; T. Rees, 9s ; J. Treharn, 128 6c; T. Jones,5s; 
J. Davies, £3. 

({gf O ddiffyg lle gorfodwyd rii i adael allan y cyfrif o’r 
dyledion am lyfrau, a’r Cynrycliioliad Iianner-blynnyddol o 
herwydd na ddanfonodd y Llywyddion a’i danfonasanti Lerpwl 
gopi o hono yma. Ceir amry w newyddion da yn ein nesaf. 


C Y N N W Y S I A D. 


De»wm S25 

Llythjr Dibuddiaiit 231 

Ithyddid Crefyddol 231 

oolyoyddiacth— Y Deswm— Talaeth Deserct. 232 

IT'orf-ly wodraeth Ttlaeih Deseret..... 234 

Hyshysiadau, &c 240 


A B E It T A W Y : 

ARGSAffFWYD A CUYHOBDDWYD GAN D. DANIEL6. 


UDGORN SEION, 

WEÜ 


J»eren v &nínv 



Rhif. 16.] AWST 2, 1856. [Cvf. IX. 


LLYTHYR Y LLYWYDD BRIGHAM YOUNG. 

Swyddfa y Lpjwydd, 

Dînas y Llyn Halen Mawr, 

Eltrill 11, 1856. 

Yb Henuriad í'ranklin D. Richards. 

Anwyl Frawd— Boddhawyd ni yn fawr ar yr ail o’r mis hwn 
trwy gyrhaeddiad eich llytbyr am Tachwedd 25 a 30 diweddaf, 
yn cynnwys y newydd croesawus bod fy eiddo i[ar y hryn, ac 
eiddo eraill wedi cael ei gymmeryd, er elw i weithrediadau 
Cwmpeini y D. Y. Barhaus yn y tymhor dilynol. Llawenhawn 
bob amser yn y meddylddrych o cin bod rhywfodd yn offerynol 
i dreiglio gwaith y dyddiau diweddaf rhag oi flaen, adeiladu 
Seion, a cliasglu Israel o’u hir wasgariad. Teimlwn ein bod 
wedi cael ein hanrhydeddu a’n cymmwynasu trwy gael y framt 
ytna, a gwerthfawrogwn hi fel y fraint fwyaf a allesid eiu 

hanrheguâhi. _ i 

Mae bod yn genhadon y nef oruchel at y rhai a eisteddan 
mewn tywyllwch, gan ddwyn goleunu a dealltwriaeth, iaclt 
awdwriaeth a derchaflad i feddyliau tywyll dynolryw, yn gen- 
adiaetli ag y geilL y mẃyaf mawreddog yn mhlith y mawredig- 
'on ymfalcheuo yn ei chaffael, ac yr ydwyf wedi ystyried bob 
amser nad oedd yr oll a allem gyflawni ond ein rhesymol was 
anaeth a’n braint, Mae i’m brodyr tlodion roesaw wrth yr oi 
ie l 9- 


24-2 


ÜDGORN SEION. 


a allaf i ei wneuthur tuag at wellhau eu cyflwr, ac yr ydWyí' 
yn dymuno pe meddwn y gallu i wneuthur cant, ie, deg ean • 
waith cymmaint ag a wnaethym hyd yma, byddai yn bleser 
imi, ac mor rhydd a’r awyr a anadlwn. Dymunaf pe gallwn 
gymhwyso y gweddill o’m eiddo yn yr un flbrdd. ac yna elwn í 
weithio a cbasglu chwaneg; gwerthwn yr oll a feddwn, a 
ehymmwyswn y moddion at adeiladu a threiglio yn ei blaen 
deyrnas ein Duw, pe caffwn y cyfieustra ì’w wneuthur. 

Gobeithiaf fod y gweddill o’r gyfrestr a anfonwyd wedi cael 
ei gymmeryd erbyn hyn, ac y derbyniwch, neu yn hytrach eich 
bod erbyn yr amser diweddar hwn wedi derbyn yr arian gan ÿ 
brawd Tenant am fy eiddo i, yn ogystal a’r cynnorthwy arali. 
a gynnygiai. Bydd y lle yn barod iddo i fy w ynddo pan y cyr- 
liaedda ìddo. Bwriadaf ychwanegi tipyn atto trwy gauad, &c., 
yn ystod yr haf. 

Yr oedd eich argoelion ar y pryd yr ysgrifenasoch yn addaw- 
ol iawn, ac ymddangosech fel pe meddechyr iawn feddylddrych 
am y rheolau sefydledig. Etto mae’n rhaid i ni fod yn fwy 
gofalus nag o’r blaen gyda thynu dyledion, a chadw mwy o fewn 
ein mhoddion ein hunain.. Yr oedd gorehwylion y fiwyddyn 1 
ddiweddaf yn drwm iawn arnom; er y gwnawn fyned trwydd- 
gyda chynnorthwy yr Hollalluog. Yr ydwyî yn cael arddeali 
eu bod wedi llyngcu ein holl foddion braidd, ac etto yr ydym 
yn ddyledus. Pe gallai ac y gwnae y rhai ydynt ddyledus i’r 
Drysorfa ad dalu â moddion defnyddiadwy, gwellhâai bethau 
arunwaith; ond ymddengys yn beth anmhosibl ; os cawn un. 
rhyw dalment gan y rhai a gynnorthwywyd, mewn gwaith ar y 
Gweithiau Cyhoeddus, neu mewn rhyw ffordd annefnyddioi o’r 
fath, ei gwnant. Gwyddoch fod i’r dynion hyn a’u teulúoedd 
gael cynnaliaeth tra yn llafurio felly, ac á hyny yn unig a’n 
moddion defnyddiadwy — i ddiwallu offerynau a defnyddiau at 
y gwaith, dillad, &c., iddynt eu hunain a’u teuluoedd. Cyd- 
bwysa y llafur-waitli yma yr arian a fenthycwyd yn Lerpwll, 
ac ar hyd y daith ; a gadewir ni o hyd yn brin o fòddion parod 
bweithrcdu ag e’ bob blwyddyn,oddieithr.cymmaint a ’ddiwell ■ 
ir yn Ewrop, drafts pa rhai arnom ydym wedi bod yn abl i’w 
talu yn gyffredin, eithr mae yn anhawdd eu talu yn aml oher- 
wydd achosion o’r fath a nodwyd. Felly, tra y dymunwn 
ivneutliur yr oll ag sydà i’w wneuthur, gwelwn yr angenrheid"' 


üdgoŵn saio:r 


■S44 

Sŵydd 0 fod yn lled gynnil, i beidio a rhwymo ein dwylaw eîn 
hönain yn rhy dỳn, na rhwystro ac attal ein holl weithrediadau 
trwy awydd gormodoi i wneuthur gormod, ar unwaith, o’r un 
peth. Caniataf fod yr ymgasgliad yn un o’r pethau pwysicat; 
a theimlaf yn foddlon acyn awyddus i’w hwyluso yn well na 
ilawer o bethau eraill; eithr tra yr ymfudwn, rhaid i ni hefyd 
adeiladu a darparu Seion er byw ynddi, yn ogystal a chasglu 
pobl iddi bi. Roddwyd galwad yn ystod y Gymmanfa ddiwedd- 
äi i’r cýfryw frodyr a deimlent, gynuorthwyo yr ymgasgliad, 
gyhoeddi y meddiannau a deimlant yn foddlon eu cyfranu; fei 
y cyfrenais i fy eiddo yr hydref diweddaf, ac y mae rhai wedí 
dyfod yn mlaen, cyfrestr o ba rhai a roddir i’r brawd Pratt, ac 
ar ol yr ymadawo, a anfonir i Swyddfa Lerpwl. Hyderwn y 
cyflawnir llawer trwy yr agoriad newyddfyma, tuag at waredu 
y Saint. 

Da yw genyf eich bod wedi penderfynu ymoehelyd rhag 
anfon ychwaneg o Saint via Orlêns Newydd ; nycha y galon 
wrth feddwl am y cyfýmgder a’r marwoldeb sydd wedi dilyn y 
Saint ar hyd y ffordd hono. Hyderaf y galluogir ni i gadw 
rhag St. Louis, a’r daith i fyny i’r Missouri iiefyd. Dysgwyl- 
iwn y cyssyllta gledr-ffordd y dinasoedd dwyreiniol â Chanesfil, 
yna geill y Saint gael gwlad go iachus i’w theitliio yr holl ffordd, 
yr hyn, ynghyd a’r diwygiadau a wnaed yn y môr-gludiad, a 
ychwanegant lawer at eu hiechyd, eu cysur, a’u defnyddioldeb. 
Áwyddwn yn fawr am gael ychydig nwyddau i fyny yma y 
íymhor hwn, ac os bydd yn bosibl, y peiriant gwlân sydd wedi 
hod eyhyd yn ystorcdig yn St. Louis. Hyderwn y byddwch yn 
alluog í estyn pa bynnag gynnorthwy effeithiol a anghenwn er 
hwyluso yr amcanion hyn. 

Yn eich llythyr perthynol i fusnes ỳ D. Y. Barhaus, am 
l'ach. 25 a 30, sylwasoch, na ddanfonid personau na ddeuent ar 
y cynnyg cyntaf heb ail erchiad o’r Swyddfa hon. Mae hyny 
yn iawn, ac fe edrychir ato gydag amser cyfaddas, wrth gwrs 
ni allant ddyfod y tymhor liwn, Mae ychydig enwau eraill 
a anfonir yn eu hamser. Meddyliwn am wneuthur sefydliadau 
ar hyd y ffordd o Kanesfil jhyd y lle hwn, ac mewn llefydd 
oyfaâdas eraill o’r fath, o’r lle hwn hyd Ddyffryn CarsoU, gyda 
bwriad i sefydlu rhedegiad dyddiol yr holl ffordd. Dyry hyn, 
anwaith ei ddygir i weithrediad, ac unwaith y codir ŷd yn f 


244 


UDGORN SEION. 


sefydliadau hyn, gynnorthwy mawr i’n hymfudiad; gau y 
byddant yn alluog i deithio yn rhwydd o’r naill sefydliad i’r 
llall, a chael ymborth a Ghyfeillion. 

Dymunem i rhai o’r sefydliadau gael eu gwneuthur y tymhor 
hwn : hyfforddais y brawd Erastus i osod cynnifer a ellir 
ar waith y tymhor dyfodol. Os.ar eieh ffordd adref y gwelwch 
ei fod yn eich gallu i’w gynnorthwyo rliywfaint gyda hyn 
trwy gynghori pa fodd î ymsefydlu, &c., heb rhwystro eicli cer- 
ddediad, fe’i ystyrir yn ffafr, Brodyr Americanaidd ddylent 
gael eu hethol i lywyddu, ac ni ddylid cauiatau sefydliad, ond 
ar y sail o amddiffynta gadarn, ac amgaufa gryf i’r anifeiliaid, 
fel y byddont ddiogeí*oddiwrth yr Indiaid. 

Erys ein gorchwylion tua’r modd arferol; yr ydym yn dilyn 
rhediad gwastad ein llwybr, gan wneuthur y goreu a allwn, a 
elieisio ymryddhau oddjwrth ffurfiau a rhwymau Llywodraeth 
Diriogaethol, ac ymwthio yn Dalaeth rhydd ac anymddibynol. 

Terfynodd y Gydgynghorfa eu llafur Mawrth 27, wedi 
iddynt fí'urfio a mabwysiadu Tfurf lyẃodraeth, ynghyd ag 
apeliad at y Llywydd a’r Brif Senedd, ( Conyress ,) yn gofyn 
derbyniad i’r Gyfundeb megis Talaeth. Gosodwyd mesurau y 
Gydgynghorfa gerbron y bobl, yn unol â’r gyfraith, er eu eym- 
meradwyaeth neu eu Iiangymeradwyaetli, ar y 7fed o’r mis 
hwn, a chymmeradwywyd liwynt yn unfrydol. Dewiswyd yr 
Anrhyd. George A. Smith, a John 'Tsylor yn gcnhadon. 7 r 
ydym yn dysgwyl cydweithrediad ffafriol a’n deiseb, yn ystod 
$ isiwn bresennol y Brif Seuedd, os ydynt wedi neu y gwnant 
ymffurfio, yr hyn ydym heb gael ei wybod otto. A y brodyr 
A. (). Smoot ac Ira Eldredge i waered i hol ein nwyddan, y 
n.eddiant a adawsom y tymhor diweddaf, a’r peiriant gwlàn os 
bydd yn bosibl. Er cyfiawniad o’r ameanion hyn hefyd dym- 
uuwn eicb cynnorthwy effeithiol, gymmaint ag a elhvch roddi 
Dymunaf i chwi fy nghofio i at Joseph A., Edmund, James 
A., a’r boys bob uu fel y cwrddwoh hwynt. Dy wedwch wrth 
Joseph [ei fab] nad oes amser genyf yn brescnnol i ysgrifemf 
ato, ond fy mod yn ei aml goffhau yn fy ngweddiau gerbron yr 
Arglwydd. Hyderaf ei fod ef, yn ogystal a’r holl rhai eraill, y« 
aros ya ffyddlon wrth eu cyfammodau, ac y dychwelant yn buy 
a difrycheulyd oddíwrth ffleidd-dra heintus a brwnt y byd. 

Gorfodwyd ni í attal gweithio ar y Gweithiau Cyh.oeddus 


ODGOBN SEION. 


24 5 : 


eisìeu ymborth i’r dwylaw. Mewn gwirionedd mae bwydydd 
yn brin iawn. Mae y flwyddyn fynedol wedi bod yn un ddin- 
ystriol i ui mewn llawer dull, eithr os ymwellha y Saint trwy y 
'gwersi buddiol a hael gyfranodd, bydd yn un addysgiadol, a’ l> 
ehanlyniadau ddyfod yn fendith yn lle yn felldith. Yn ych • 
wanegiadcd at golled ein hanifeiliaid, oherwydd geirwineb y 
gauaf, mae yr Indiaid yn ddiweddar wedi bod yn lled aflonydd- 
„ 9) _ W ödi gyru ymaith niferoedd amt o geflylau a gwartheg, ac 
ya y diwedd lladd saith neu wyth o’n brodyr, ond maepobpeth 
yn dawel yn awr, a gobeithiwn y parha felLy. Nid oes ond 
ychydig o’r Indiaid yn ymwneyd â’r derfysg yma, 

Gau weddio ar i’r Arglwydd eich bendithio a’ch cadw, 

Ydwyf eich brawd yn 
Efengyl Crist, 

Buigham Yoüng. 


CYMMANFA SIR FEIRIONYDD. 

A otnnauwtd yn Machynlleth, Dydd Sul, Gorph. 6fed, 1856. 
Yr oeddyn bresennol yr Henuriaid B. Ashby o’r Llywyddiaeth 
Gymreig, J. Treharn, Llywydd y Gynnadledd, T Jones’ 
Llywydd Cynnadledd Sir Aberteifi. &c. 

Cafwyd fod y Cangenau mewn sefyllfa dda, — yn teimlo yn 
benderfynol i fyned yn mlaen. Ni fedyddiwyd un yn y 
chwarter diweddaf : ymfudodd 24, (heblaw plant.) Gwnaeth- 
pwyd busnes arferol Cymmanfa yn y cyfarfod boreuol, (cyra- 
meradwyo yr awdurdodau, &c.,) yn unfrydol. 

Penderfynasom gael y cyfarfod prydnawnol i’n hunain, yn- 
gyfarfod Saint lle y caffai yr oll gyfranogi o’r Sacrament, gan 
mai anaml iawn y eaniatäai eu sefyllfa wasgaredig amrai o- 
honyntgael y fath fraint. Roddwyd cyflcustra i dystiolaethu 
ac i ymarferyd y doniau ysbrydol. Addysgodd yr Henuriad T- 
Jones y Saint i fyw mewn undeb a ehariad, ac ar hob gair a 
ddaw allan o enau Duw. Felly terfynodd y cyfarfod hwn. 

Yn y cyfarfod h wyrol y Lly wydd a annogodd y Saint i weddio 
am oleunu Ysbryd Duw, íel y deallem yr egwyddorion a dra- 
draddodid gan 

Y Llywydd B. Ashby. — Teiralai efe mai da oedd i fod gyda 
oi. Dangosodd nad auhawdd ocdd i’r bobl gadw gorchymynio.a 


24 6 


ÜBSORN SEION. 


yr Arglwydd, gan nad oeddynt afresymol na beichus, ar oì 
iawn ddeall pa fodd ì’w cyflawni. Fod yr Efengyl wedi eael eî 
rhoddi i ddynion er gwneuttmr daionu yn ogystal ag i achub eu 
hunain, Galwodd ein sylw at ymdreetiiadau ein blaenoriaid i 
ledaenu gwaith yr Arglwydd, sydd mor deilwng o’n heielych- 
iad. Llefarodd ynghyleh degymu, gan sylwi mai tlodion ydynt 
yr ofFerynau yn ei law Ef i gyflawni ei waith yn mhob oes, 
Llefarodd er mawr foddlonrwydd pawb a’i deallent. Cyfieiih- 
wyd erynodeb o’r sylwadau hyn gan y Llywydd, yr hwn a 
sylwodd yn mlieliach ei fod yn anrhydedd ac yn fraint i gaej 
rhan yngw.aith Duw er adeiladu ei deyrnas. 

Gollyngwyd y gynnulleidfa dan fendith y Ll. Ashby, ac aeth 
yr holl Swyddwyr a’r Saint adref yn llawn bywyd a phender- 
fyniad newydd i gyfiawni yr hyn oll a glyw'sant, — i dalu eu 
degwm, i rliybyddio eu eymmydogion, ac i wneuthur pob ym- 
drechiadau eyfreithlon tuag at adeiladu Teyrnas Dduw ar y 
ddaear, ac i ddryllio eiddo y gelyn. 

Joiin Treiiarn, Lìywydd, 
£s2si Wm. Ajax, Ysçjì ifenydd. 

* ■ 

CYFLAWNIAD PEOPIIWYDOLIAETHAU YNGHYLCH 
BABILON GYNTEEIG. 

Parhad o tud. 221. 

Dechreüasom gyda Babilon gyntefig yn ei gogoniant ai 
mawredigrwydd — sylw r asom ar ei phechodau gwartlms a’i 
fneidd-dra aunyoddefol— digofaint yr Argiwydd tuag atti — ei 
rag-ddywediadau, trwy ei santaidd Brophwydi, am ei dinystr, 
a dygasom wahanol hanesion a gydgoraient â’u gilydd i brofí 
eu cyfiawniad, ac yna edrychasom yn ol dros y cwbl, a sylwas- 
oni gyda syndod a braw parchedigol ar eirwirdeb, hoilalluog- 
rwydd, ae anghyfnewidioldeb y Jehovah Mawr, 

Wrth derfynu, ni ychwanegwn ond y rhesymeg a ganlyn,— 
Yn gymmaint ag fod y ffaitli amlwg hon yn aros o gyfiawniad 
gair yr Arglwydd yn erbyn Babilon gyntefig, os cawn allan ei 
fod Ef wedi oyhoeddi eyffelyb ddinystr yn nes i dref,— 'ie, hyd 
y nod i gyrhaedd hyd atom ni ein hunain, os na ddiangwn, y 
mae yu rhesymol i ni ymorphwys yn sicr ar y cyftawtûad o 


0'»GOKN SEION. 


24r 

hono, a, chan osod hanes dychrynllyd Babilon gyntefig o’r 

neilldu, ar ol dwys ystyried mai ‘eraddysgi ni ei roddwyd,’ 

fyned megis oddiwrth y cysgod at y sylwedd,-i fyfyrio ar y 
prophwydoliaethau cyntefig a phresennol ynghylch 

CWTMP BABILON FAWlt Y DYDDLAU DIWEDDAl'. 

Y gyffelybiaeth sydd rhyngddi a’r un gyntefig y w yn 
L Ei Uywodraeth gyffredinol, ei gormes, ei thrais, a’i mawr 

allu a’i cliyfoeth, 

II. Ei balchdcr, ei rhyfig, ei gau-grefydd neu ei eilun-addol- 
•iaeth, ei phechodau erchyll, ei ffîeidd-dra drewedig yn ffroenau 
yr un Duw eyfiawn, ac yn 

III. Ei cliyffelyb dynged erchyll. 

Yn Dad. xvii cyffelybir hi (yn ad. 5) i wraig, dan yr enw 

“DIEGELWCH, HAIìILON FAWE, MAM PUTTEINIAID A FFIEIDD- 
DRA y DDAEAII.” Yn ad. 18cawn mai dinas ydyw hi, a bod ci 
ilywodraeth i gyrhaedd dros frenhinoedd y ddaear. Llanwodd 
•Eglwys Bhufain y eymmeriad,— treisiodd ac erlidiodd y Saint, 
ac ymfeddwodd ar eu gwaed, ac felly tua’r flwyddyn 5/0, 0. C., 
gyrodd y “.wraig,” neu Eglwys Dduw, a’r “mab gwrryw,” neu 
yr awdurdod i lywodraethu— yr Offeiriadaeth, ir diffaethwci, 
lle y gadawn hwynt dros 1260 o flynnyddau, tra y syllwn ar 
Eglwys lthufain yn llanw y cenedloedd â’i fflieidd-dra a i gau 
draddodiadau a ddelir yn awr gan wahanol enwadau ein gwlad. 
Aeth yr oll a gyfenwir yn “ Gristionogaeth ” yn Bhufeimaetb, 
Babiloniaeth neu gymmysgaetli, hyd onid yn mhen y 1260 o 

flynnyddoedd, sef 1830 0. C., y daeth yr angol arall a welodd 
loan, (Dad. xiv, 6,) a chanddo yr efcngyl dragywyddol iw 
phregethu “ i bob eenedl, â llwyth, ac iaith, a pliobl; gan ddy 
wedyd, Ofnwch Dduw, a rlioddwch iddo ogoniant; oblegi 
daeth awr ei farn ef,” &c. Nid ar y ddinas Babilon yn unig y 
mae y farn, neu y pläau erchyll a nodir yn y llyfr, i ddyfo , 
•ond ar yr lioll genedloedd a gyíranogant ò’ì phecliodau i- 
Ni ddinystriodd yr Arglwydd unrhyw bobl erioed lieb yn gyntat 
eu rhybuddio, a darparu ffordd iddynt ddianc, a dyna paham y 
dywed “ Deuwch allan o honi hi fy mhobl i, fcl na byddoc i 
gydgyfranogion o’i phechodau hi, ac na dderbynioch oi ph aau 
hi.” Gwahoddwyd pobl Dduw allan o Babilon gyntefig, pan y 
I’erswadiwyd hwjnt gan chwelleuwyr i beidio a niyned, e y 


24$ 


ÜDGOllN SEIOH. 


darllemrn yn Jer. li, 45, 46.—“ Deuwch allan o’i chanol, 0 í'f 
mbobl, ac achubwch bob un ei enaid rhag llid digofaint yr 
Arglwydd, nac ofnwch rhag y cliwedlau gly wir yn y wlad : o’r 
naill flwyddyn y daw chwedl newydd, ac ar ol hyny chwedl 
newydd y flwyddyn arall.” Dywedir amrywiol cliwedlau yn yr 
amser presennol er rhwystro plant a phobl yí At'gíẃydi rhag 
ffoi tua Seion i lediu rhag y llîd sydd yn dyfod ar Babiioöj 
canys yr ydym yn tystio wrth bawb yn ddiwahan mai ar oí 
pregethiad yr “ efengyl dragywyddol,” neu yr “ efengyl er tyst- 
iolaeth” gan y Saint y daw y dinystr sydd eisioes wedidechreu 
ar Babilon, fel y rhagddywedodd Crisi. (Math. xxiv.) Gofier 
mai declireu gofidiau yw hyn oll, ac nad â yr oes na’r genedl- 
aeth hon heibio cyn y cwbîheir hyn ett — y daw plâau o’r fath a 
noda liyfr Dadguddiad a manau. eraill, ac y syrth Babilon 
Fawr y Dydddiau Diweddaf megis- maen a fwriwyd i’r môr* 
byth i godi yn hwy, fel y syrthiodd Babiion gyntefig ar ol cyff- 
elybiaeth y maen a rhwymwyd wrth lyfr, ac a daflwyd i’r afon 
gan y prophwyd Jeremiah. 

Alltuien. W. F. Williams. 


UDGrOBN SEION, 

NEO 

Seren p Satní- 


DYDD SADWRN, AWST 2, 1856. 

Ctnohor Ctpfredinol. — Gynnaliwyd Cynghor Cyffredinol » 
Lywyddiaethau Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwedd- 
af yn yr Ynysoedd Prydeinig a’r gwledydd cylchynol, yn 
Birmingliam, ar yr 21ain, 22ain, a’r 23ain o Orphenaf, pryd y 
breiniwyd y tte â phresennoldeb tri ó Apostolion lesu Grist, sef 
Orson Pratt, Ezra T. Benson, a F. D. Bichards, ynghyd a’r 
Henuriaid Phineas II. Young, Truman 0. Angei, &c., o Ddyff- 
yn y Llyn Ilalen ; hefyd yr oedd yn bresennol Ly wyddion y 
eenadiaethau canlynol— sef, Cyrnru, Iwerddon, Ffrainc, yr 
Eidal, Almaen, Switzerland, &c., ynghyd ag holl Fugeiliaid a 
— lywyddion y Cynnadleddau trwy Loegr, a chwech oLywydd,- 


CüGOEN SEION. 


249 J 

Sony Cynnadleddau Cymreig. Ni ysgrifenasom fanylion oV 
ddysgeidiaeth nefolaidd ac effeithiol a roddwyd yno gan gedyri^ 
Israel, ac ofer yw i ni ẁf$ýd h'ỳný, yü áẅ, gan ỳ dmjhwií 0 
híẁi'allah trwý ÿ Star a’r Üûgosn ; cithr digon yn awr yw 
dweyd mai tystiolaeth yr oll oedd “ na theimlwyd cymmaint o 
allu Duw mewn un Cynghor yn yr Ynysoedd Prydeinig o’r 
blaen. Cyneuwyd tân dwyfol yn nglialon pob milwr ag oedd 
yn bresennol, a bendithiwyd hwynt â gallu i’w gario ac i’w 
enyn ynghalon pob Sant adyn gonest yn .eu holl f-aesydd llafur. 
Bydd dysgeidiaeth gweision Du.w o hyn allan yn fwy effeithiol 
ifod yn arogl bywyd i fywyd nen yn aTOgl marwolaeth i farw - 
olaeth nag erioed o’r blaen. 

Dywenydd yw genym hysbysu y Saint Cymreigfod y brodyr 
Pratt, Benson, &c., wedi addaw ymweled â.Chymru heb 
fod yn hir. 


Priodas a Moesao yn Utah, — Eglwys Dduw sydd wedibod 
yn mhoh goruchwyliaeth yn oleuni i’r byd, ac íelly y dylem 
Dinnau fod, gan ein bod yn feddiannol ar oleuni yr un Ysbrycî 
dwyfol. Canfyddwn y byd yn ymbalfalu mown tywyllwch, 
ac mae llawer o honynt yn dychymygu gweled megis creigiau 
annhringiannol ar eu Uwybr rhyngddynt â’r goleuni a feddwn 
ni. Dyledswydd rhwymedig arnom y w- symud y rhwystrau fo 
ar eu ffordd, gymair.t ag a allwn, fel y gwyddom yn dda. Pa 
faint hawddacli ein gorchwyl i , a mwy ein eosp am beidio a 
symud peth dychymygol drwy mor lleied gorchest a goleuo y 
person i weled yn amgen ? Rhwystr o’r fatli yma yn lygaid y 
byd yw yr athrawiaeth aml-wreigyddol a gredwn, ac a ymar. 
ferwn yn Utah. I'r pcrwyl o oleuo y rhai a garant oleuni o 
ffaen tywyllwch— dilyn csiamplau dynion duwiol ag yeymmer- 
adwya y Beibl eu hymddygiad vn hytracli na mÿmpwyau pen- 
boetliiaid coel-grefyddol na fedda r t reswm nac yssrrythyr yn 
sail i’w gau-draddodiadau, yr ysbrydolodd P’fy.nonell y Cìoleuni 
ei was P. P. Pratt i ysgrifenu y traethawd ar “ Briodas a- 
Moesan yn Utah,” yr hwn sydd i gael ei gyfieithu i'r iaitli 
Gymreig etto, a’i wneuthur yn draethawd, er eael ei ledaenu. 
mor bell a therfynau cylchrediad y chwedlau croes, ac yn - 
mbellach os gellir. Iltfyd, dymuniad y Llywyddion- lìic’nnî'd.c 


250 


••OBOORN SEION. 


a Pratt yn amlach nag unwaith arnom oedd, ar i’r traethawä 
■seisnig,— ' l Marriage and Morals in ütah,” gael Ile yn mhob 
teulu o Saint yn Nghymru, a’i ddosparthu yn hael yn mhlith 
em cymmydogion y Saeson: goheithiwn fod y Llywyddion 
wedi dwys ystyried hyn. CymheUwn i’w sylw gynllun y br 
-John Kay, yr hwn a ysgrifenodd.y Ilythyr canlynol atom 

20, Rupert St., Everton, 

„ Tr Lerpwll, 27 o Fehefin, 1856. 

.ir Henunad D. Daniels. 

Anwyl Frawd,— Ar gais y Llywydd Riehards anfonaf y 
Oylchredydd (Cirçular) hwn i chwi, yr hwn ydwyf yn ei anfon 
^eini ogion, golygyddion, swyddogion, cyfreithwyr, masnach- 
•wyr, creíftwyr &c. LerpwU, a thrwy fy Nghynnadledd, ac yn 
5°p°! 1 meMin & yd ®S öf» tel y gwelwch, draethawd a enwir 
' K r ‘°i; a ! a , ; ':° esau yn ütah.” Barn y Llywydd Eichards yw 
} ir u ymaoddwyn y pwnc pwysig yma gerbron y 
rhai synwyrgall o’r bobl dueddu i’w hachosi chwUo yn fanyl- 
ach 1 egwyddorion ein crefydd santaidd. 

Ccfais 500 o’r cylchredyddion wedi eu maen-gerfio (lithogra- 

./> ‘ecj am £ I. Bwriadaf bennodi dosparthiadau i’r swyddogion 
i w dosparthu i’r bobl. 

Oan adael y.pwnc tch ystyriaeth, arhosaf 

Eich brawd yn yr Arglwydd. 

J.OHN Kay. 

^'. JU ' NWN 1 r L| ywyddion Cymreig wneuthur yr un modd. Os 
m 0 arian, yn ol y nifer a ofynant o’r cylchredydd 

C mnîu m i mvn gylchred >' dd wedi ei gcrfio.i bob Llywydd 
e - : d L" Ng 5 ymrU ’ ac enw a Cl>yfarwyddyd pob un wrth 
: e iS!íÎ^r a ^ --yaGymnieg a 3 Saesneg yn ol 

C . yîchreílydd cerfìedig y w math o lythyr hyspysiadol, 

, ‘ g ‘ en ar & r affed)g. i’w anfon gyda’r traethawd, mewn 

ion Spìs ^ ' yw ei gyfarwyddir ato. Mae amryw Lywydd- 
lon Seismg wedi ymaflyd yn y cynllun, 

0 du :; a i y r thawd allaü y ' a Oymraeg yn fuan. Bydd tua 16 

•copi i’r cyhoèdd' °Rodd ° h ° n °’ bydd yQ geini0g y 
vyr • bvdd ì ‘ r ° W anarft ‘ r( > 1 0 haelionus i’r dosparth- 
07 ' by dd yr elv ' y '» myned i’r awdwr, P. P. p ra ít: 


ÜDGORN SETON. 


251 

llythyr oddiweth y llywydd d. spenser.— 
hynt yr ymfudwyr cymreig. 

Gwersyll Samt y Dyddiau Diweddaf, 

Gerliaw Dinas lowa, M&iiefln 22, 1 856. 

Y Ldywydd F. D. Richards. 

Anwyl Frawd — Mewij attebiad i’r eiddoch am Mai 8 a 27, 
mae yn dda genyf eich hysbysu íod pob peth yn myned rhag ei 
flaen yn hwylus gyda ni, hyd y nod yn well na allaswn fod 
wedi ddysgwyl 

Dysgwyliaf ymfudwyr y Thornton mewn diwrnod neu ddau. 
Derbyniais, ar yr 20fed, hysbysiad o’u cyrhaeddiad, eithr heb 
dyddiad, ac mae yr elfen drydanawl yn ymddiogi tipyn pan yn 
cyfeirio ei llwybr yn orllewinol. O Gaereírog Newydd fe gyr- 
flaedda yr hysbyswr yma rai diwrnodau o flaen ei hysbysiad ei 
hun a anfona i fynegi ei ddyfodiad. 

Dyry lawenydd mawr i chwi ddeall fod ahturiaeth y ddauol- 
fen ( handcart ) yn cael ei phrofi yn awr, a Iiyny yn llwyddian- 
nus mor belled. Gadawodd Cadbeu Edmund Ellsworth y lle 
hwn ar y 9fed, gyda 274 o eneidiau, ynghyda’r Henuriaid Oak- 
ley a Butler yn gynnorthwywyr iddo. Ymadawodd Cadben 
D. D. McArthur ar yr 1 Jeg, ynghyd a 221 o eneidiau, a ehydag 
ef yr Henuriaid Crandall a Leonard yn gynnorthwywyr, 
Cynnwysai y rhai hyn, a rhifedent i gyd 49 7 o eneidiau, Jo4 o 
gwmpeini yr S. Curling, ac yr oedd yr oll o’u trwsiad allan yn 
ICO o ddauolfenni, 5 o wagenni, 24 oyehain, 4 o fulod, 25 o 
babellau, a Iluniaeth hyd Florence. Ymwelodd y Brawd 
Ferguson â’u gwersylloedd 35 milldir allan, ac hebryngodd 
arliyd ran o daith foreuol. Dywed, er fod teithiau y ddau 
ddydd cyntaf yn eithaf gw'aith i ddynion cryfion, pan ystyriom 
y ffyrdd tywodlyd, ni ymwelodd erioed â gwersyll o Saint yu 
ilonach a dedwyddach. Yr cedd pawb yn llawn o ffÿdd yu 
Nuw, ac ynghyflawniad ei addewidion trwy ei weision, ac yr 
oedd yr yehydig amheuon a fodolent yn feddyliau y credinwyr 
hanner gweiniaid wedi diflanu pan welsant y ffaith sylweddol 
oublaen. Yr oedd y rhai gweiniaid a mcthedig eisioes wedi 
declireu easglu nerth; y cleifion yn cyflym wellhau, a gallu 
Dmv yn caelei fawr amlygu yn nywalltiad ei Y’sbryd arnynt, 
Mae mawr ganmcliaeth yn ddyledus, uid yn unig i’r brodyjr 


tJDGOBN SEION. 


2ÌÎÍ 

oeddynt a gofal y cwmnioedd arnynt, eithr i’r Llywyddion> 
brodorol Cynnadleddau, y rhai a efelychasant eu gilydd mewin 
roddi esiamplau o ymarferiad o’r athrawiaethau a ddysgasant 
i’w praidd' yn eu maesydd llafur, yn eu gwlad eu hunain. 
Gadawa y gweddill o gwmpeini D. Y. B. yr S- Curling y Ile- 
hwn y foru. Eu nifer yw 32Û. Corffblwyd hwy a Edwand 
Bunker yn Gadbeu arnynt, a Dayid Grant, John Parry, a Geo. 
W. Davies. Er trwsio allan y cwmnioedd hyn, llwyddodd y 
brodyr Rimball a Grant i brynu, yn ngliymmydogaeth Weston». 
ychydig o ychain a mulod, pa rhai, yughyd a’rcostiau i deithio, 
oeddynt werth yn agos 8ö o ddoleri yr iau am ychain, a 
120 y pen am fulod, Oddiar hyny mae prisoedd anifeiliaid 
wedi ewympo ychydig, ac mae y brodyr Yan Cott a Grant 
wedi prynu digon i drwsio allan gwmpeini anymddibynol y 
dauolfenni, a ! r ewmnioedd amddibynol cyffrcdin, ar gyfartalwch' 
38 i .£65 dol. yr iau ; costia y da o 15 i 18 yr un. Diwellir y 
rhai hyn yn y Bluffs gyda y trwsiad trwyodd. Maent hefyd> 
wedi cyduno am rhai.ieuanc er diwallu.y gofyniad sydd eisìoes- 
yn ol y pris o 7 dol. am dreisad. blwydd, a 12 am un ddwy 
flwydd ; da hesp, 7. doh yr un. M»e y Brawd George hefych 
wedi prynu yn y cyttundeb 16 o fulod am 1 10 dol., pa rhai,. 
gyda saith neu wyth sydd gan y brawd.Van Cott, a wnant L> 
fjny wedd fu od i bob 600 o gwmnioedd y Drysorfa, ac i’r rhai 
a groesant y gwastadedd gyda chwi 

Dysgwyliaf y Brawd Vaa Cott yn ddyddiol, gyda’r drof; 
gyffredinol o anifeiliaid, a piia rai y bwriadaf ddiwallu yr ym- 
fudwyr cyffredin sydd yma, yn ogystal a’r rhai sydd yn dyfod 
enwau pa rhai a aufonasoch imi. Cychwynodd y cwmpeini 
cyntaf o wagemu o Florence tua’r 6fed o’r inis hwn, o’r hwu,- 
yn ol fy ngosodiad i, y cymmerodd yr Henuriad P. C. Mernll 
ofal. Dysgwylid i gwmpeiui yr Henuriad Peterson gyd-fyned 
a hwynt. Ymadawodd yr Henuriad Joseph Erance gyda’r 
Cadbemaid Ellsworth a McArthur, gyda’r apwyntiad i gym- 
meryd gof'al, pan y cyrhaeddai, o’r Saint hyny a fyddent wedi 
ymgasglu yno o St. Louis a rhanau eraill, ag a íf'urfient ail 
gwmpeini o wagenni. 

Trwy fod busnes yn fy ngofyn yn St. Louis am yehydig 

iwrnoí au, llawenhawyd fi yn fawr, ar y Ueg, wrfch gyfarfod 
ar hrawd Erastus, yughyd a’r brodyr G. A. Smith, E. TL. 


UBGORN SEION. 


253 


«enson, Orson Fratt, a’r brodyr eraill ag oeddynt ar eu ffordd 
tua’r dwyrain. Dáeth y brawd Erastus gyda mi hyd yma. 
Cychwyna y foru tua St. Louis: mae efe mewn iechyd da. 
Dysgwyliaf y cyferfydd efe â chwmpeini yr Horì?.on yu Boston, 
ac yntau yn feddiannol ar y rhan hyny o’ch llythyr a berthyna 
i fusnes y cwmpeini hwnw, gwna y sylw angenrheidiol o hono, 
l’arhâf i dynu arnoch ehwi megis o’r blaen, hyd oni fyddaf wedi 
gorphen rhan arianol gorcliwylion y tymhor. Dysgwyliaf eich 
cyfarfod cliwi yn Elorence, ac ymdrechaf gael y mulod wedi eu 
taciu yn barod, a’r ffrewyll mewn llaw erbyn eich dyfodiad, a 
a chrwstyn o tara mewn poced. . . . 

Mae iechyd y gwersyll yn gyffredin yn dda y ty mhor hwn 
Mae fy iecliyd innau hefyd yn rhagorol. Mewn gwirionedd 
mae yr Arglwydd wedi bod gyda ni, ac wedi ffafrio agoriad y 
tl'ordd newydd. Oddiar pan gymmerasom wneuthur y dauol- 
fenni mewn llaw ein hunain, y mae llwyddiant tuhwnt i n dj's- 
gwyliad yn cyd-fyned â ni. Mae y brawd Webb wedi bod yn 
hynod o ífyddlon a llwyddiannus gyda’r gorchwyl yma, Yr 
oedd y nwyfau Eglwysig a anfonwyd gyda y Thornlon wedi 
cael eu lierchi i’r lle yma eisioes, ac fe iawn ddysgwylir atynt. 

Una y brodyr Ferguson, McAllister, Grant, Webb, a’r bro- 
dyr yn gyffredinol gyda mi i gofìo yn garedig atoch chwi, y 
brodyr Gyrus, Little, Dunbar, Linfortl), Calkin, Williams, 
Turnbull, a’r holl Saint. 

Llwyddiant a amlhâer arnoch yn eich holl orchwylion yw 
dymuniad 

Eich ffyddlon Erawd yn Nghrist, 
Daniel Spensbr. 


GWIRIONEDD. 

Iìrmyg Oli'oydd : — Dyma i chwi ry w damaid, o gy wydd deu- 
air hirion, a genais o ddamwain, ar y gynghanedd groesry\yiog, 
yu gyíochrawg bendraphen, er dìfyrwch hyj/òrddiadawl i blant 
yv awen yn mhlith y Saint yu Ngwalja, ac eraill a ewyllysiont 
weled a darllen “ Udgorn Seion,” yr hwn sydd yn rhwydd a 
liawdd ei gael yn isel-hris a hylaw. üs gellwch ei gytieu i ryw 
gẁr dalen, nycha el at eich gwasanaetli. 


23 i 


CDGORN SBIOS, 


T3 


Gair uniawn y gwirionedd, 

Drwy yr Iawn e dry er hedd f 
Trywanawdd ein trueni, 

Do, er nawdd i’n daear ni ! 

Rlied y gau ar hyd y gwyll, . 

A idyllau du ellyll; 

Daw i ddynion da ddoniau,- 
O ’wyllys Ion i’w llesau; 

0 boen du — o benyd ant 

1 ganu i ogoniant! 

Dewisol y daw Iesu, 

Geilw ar ol y goreu lu;— 

Un anwyl,— Oen y wiwnef 
I gadw eu gwyl gydag Ef. 

Yn gyfochrawg fel hyn : — 

Gydag Ef i gadw eu gwyl 

Oen y wiwnef— un anwyl “ 

Y goreu lu — geilw ai ol 
A daw lesu dewisol 

I ogoniant i ganu 
O benyd ant — o boendu ; 

I’w llesau — o ’wyllys Ion, 

Da ddoniau daw i ddynion:— 1 
Du eüyìl â i dyllau, 

Ar hyd y gwyll ihed y gau. 

I’n daear ni, do, er nawdd 
Ein trueni trywanawdd! 

E dry er hedd, drwy yr Iawn, 

Y Gwirionedd— Gair uniawn. 

Aberiawy , Mehefin 5, 1856. Dewi Elped Jones* 


I Ystyriwn yr Uchod yn deilwng o efelychiad amrai o “blant yf 
awen,” ag ydynt yn ysgrifenu i’r „ Udgorn,” o ran ei gaethiwed 
wrtii rheol : maent wedi gofalu i gadw lle i wella.— Gol.] 



ÜDGOHN SElON'. 


255 


CLEDR-Î'FORDD I SEIONi 

T fî’ordd i Seion Iesu a’i gwnaeth, 

Mewn dwyfol wir mae’r cledr maith ; 

Odd’ ynm yno mae hi ’n cyrhaedd, 

Mewn dedwydd fro y mae ei diwedd. 

Efydd, edifeirwch ydy w’r staíion, 

A bedydd dyfr yw’r drws yn gysson ; 

I neb fan hon ’does eisieu talu 
Ond rhodio’r ffordd a nododd Iesu ; 

Yr Ysbryd Glân yw’r tichet yno, 

A’i gael mae pawb ond iddynt geisio, 

A thrwy osodiad dwylaw’r swyddwyr,- 
Fe’i ceir fel cynt a hyny’n eglur; 

A chyfraith Duw yw y peiriannydd 
Sy’n gweithio hwn i Seion Fynydd. 

Trwy ogfeydd tywyll a pheryglon 
Yn gyflym â i fynydd Seion. 

Gariad Duw yw’r tân, — gwir yw’rager,- 
Sy’n myn’d a’r peiriant mewn cyflymder ;■ 

A phawb a aiff i Seion ynddo, 

Rhaid dod at Grist yn ufydd iddo. 

Oa>yn rhes flaenaf mynwch eistcdd 
Rhaid cadw’r gyfraith bur nefolaidd, 

Os hwn rhy wych i’ch fyned ymaith, 

Cewch gadw y ddaearol gyfraith. 

Ac os y cwbl a wnewch wrthod, 

Mae’r tan-ddaeárol etto i ddyfod, 

Lle y bydd lladron a chelwyddwyr, 

Ynghyd a phawb sy’n ddrwgweithredwyr;. 

At y wir orsaf rhaid yw dyfod 
Er cael by wyd, er nad oes gorfod, 

O! ddynion dewch o’r tywyllwch du, 

Aros mae’r cerbyd i’ch derbyn chwi. 

T mewn trwy’r drws mae genych fyned, 

A bod yn sîwr o gael eich tiched ; 

Yna chwi a ewch heb fod yn faith 
Yn ddiogel iawn i ben eich taith. 
t'ior, Ebrill 5, 1849, Thomas Harris,- 


256 


ÜDGORN SEION. 


DYLEDION AM LYFRAU, MEHEFIN 30, 1356. 

Cynnadledd Brycheiniog, £2 2s lOc; Mynwy, £36 Os 2c; Mor- 
ganwg Ddwyreiniol, £57 0s5c; Morganwg Orllewinol, £102 
12s3e; Llanelli, £48 Os 4c; Gaerfyrddin, £22 lls 2c; Pen- 
fro, £4 î5s lOc ; Aberteifi, £15 Os 3c; Meirion, £8 iOs 9c; 
Fflint, £15 3s; Dinbych, £10 I5s llc; Dyfifryn Conway a 
Môn, £9 17s 2c. Nid yw y fifyrlingau yn gynnwysedig. 


AMRYWIAETHAU, &C. 


Pan yr oedd y rhifyn hwn ar fyned i’r wasg, cawsom newydd- 
ion o’r Dyfifryn, am Mai 28, yn hysbysu fod y Llywydd Young 
yn bwriadu anfon 14 o wagenni i fyny i Oregon i hol pysgod 
sychion er helpu y bwydyud sydd mor brin oherwydd galanastra 
y flwyddyn o’r blaen. Darparai y br. Rich, yn San Bernardino, 
er anfon ỳd i’r Diriogaeth pe gwasgai y prinder yn rhy galed. 
Cysurwyd hwy yn fawr gan y bras-gawodydd hynod o wlaw, 
a’r tywydd rhyfeddol o dwymn a addfedent y cnydau toreithiog 
a addawent yn deg i ail lanw eu liystor-dai gweigion. Bwriâd- 
ent ddechreu medi cyn dydd canol haf. Ymddangosai y pytato 
a’r gwyrdd-lysieu yn flfafriol iawn, ac yr oedd cyfiawnder o 
borfa na chafwyd ei fath er’s dwy flynedd. 


Derbyniadat; am Lyprac o Goeph.17 iiyd 24.— T. Jones, 10S; 
T. Stephens, £4 14s 3c; E. S. Morgans, £1 ; C. Harman, £2. 


CYNNWYSIAÜ. 


•rt'D. 


Uythyr y Llywydd Young 

Cymmaiifa Meirionydd 

Cydawniad Propbwydoliaethau 

Cwymp - 

.Golyeyddiaetb— Gynghor Cyffredinol Birmigham— Priodas a Moesau yu 

Utah 

Llytbyr y Llywydd D.Spencer 

Gwìrioiiedd 

Cledrffortìd I Seion....y. 

Dyledion am Lyfiao 

Anirywiaetbau, &c...... 


•241 

245 

246 

247 

248 
251 
253 

255 

256 
256 


ABERTAWY: 

argraffwyd a ciiyhoeddwYd gak d. dahielç. 


FDGORN SEION, 

NI£Ü 


c#?eren \> &atnî. 



Rhif. 17.] AWST 16, 1856. [Cyf. IX. 


fTURF-LY W ODRAETH TALAETH DESERET. 

[Parhad o tud. 240.] 

Dos. 13. Pob rhoddiadau ac awdurdodiadau a fyddant yn enwr 
a thrwy awdurdod pobl Talaeth Deseret, yn seliedig á Sé 1 
Fawr y Dalaetb, wedi ei harwyddo gan y Llywodraethwr, a’i 
gwrthnodi gan Ysgrifenydd y Dalaeth. 

Dos. 14. Yr Ysgrif-raglaw, Trysorydd, Golygydd Oyfrifon 
Cyhoeddus, a dirprwywr Cyfifredinawl, y rhai a barliant mewn 
swydd am yr amser o bedair blynedd, ac a gyflawnant y cyf- 
ry w ddyledswyddau ag y fydd wedi eu pennodi iddynt gan y 
gyfraith. 

Dos. 15. Mewn achos o gyhuddiad y Llywodraetliwr, ei 
symmudiad o swydd, marwolaetb, rhoddiad i fynu, neu absen- 
noldeb o’r Dalaeth, galluoedd a rliwymedigaethau y swydd a 
ddisgyn ar y Ithaglaw-lywodraethwr, hyd oni plieidio y cyfryw 
analluawgrwydd, neu i’r cyfry w wagle i gael ei lanw. 

ERTHYGI, VI. 

Am y Barnaiul. 

Dos. 1. Y gallu barnawl a lianeddir yn yr uchel-lys, rhan- 
dir-lysoedd, a’r cyfryw is-lysoedd ag y fydd i’r Gydgynghorfa o 
bryd i bryd i sefydlu. 

Dos. 2. Yr uchel-lys a gynnwys ucliel ynad a dau gyd- 
iç Pius 17 



2."3 t'DGOSN sr ÎI'TÎ. 

swyddwr, dau o*r cyùysr a fyddant gonrm i gynnal llysoeddý. 

Dos. 3. Y prif ynador. a etliolir gan y G.yds’ynghorfa am yv 
amser o chwech flynedd wedi yr etholiad cyritaf dan y Ffurf- 
lywodraeth hon. Ar yr etholiad cyntaf rhagddy wededig etholir 
un am ddwy flynedd, un am bedair blynedd, ac un am chwech 
flynedd. 

Dos. 4. Ynadon ŷr uchel-lys a fjddant yn ustusiaid yr liedd- 
wch trwy’r cwbl o’r Dalaeth, ac a ymarferant y fath aráll o ■ 
raglawiaeth ac appeliad galluoedd ag y fyddo wedi ei ragnodi 
gan gyfraith. 

Dos. 5. Hyd oni ddnrparir mcwn modd arall gan y Gyd- 
gynghorfa, y Dalaeth sydd wrth hyu yn cael ei dosparthu i 
unarddeg o raudiroedd barnawi, mal y canlyn : — 

Llyn Halen Mawr a Phen rhandiroedd a gyfansoddaut. y- 
rhandir barnawl cyntaf. 

Utah a Swyddi Cedar “ ail “ 

Juao a San l’etc “ trydydd “ 

Millard a Beaver “ pedwaredd “ 

Iron a Washington “ pumined “ 

Carson “ chwechfed “ 

Ilumboidt, St. Mary “ 

Greasewood a Malad “ Seithfed “ 

Cache a Box Elder “ wythfed 

Weber a l)avis “ nawfed “ 

Swydd Green R.iver “ degfed “ 

Tooele, Shambip, a 

Swyddi Deseret “ unfedarddeg “ 

Dos. 6. Barnwyr llysoedd dosbartiiiadawl a etholir gar: 
etholwyr eu dosbarthiadau neullduol, amseriad swydd|pa rai 
fydd am ddwy fiynedd, ac a gant y gyfryw ragiuniaeth ag í 
ragnodir gau y Gynghorfa GyíTredinol, 

Dos. 7. Y teitl o bob mynediad (proem) fydd ‘Tai.aeti/ 
Deseeet,” a phob erlyniad troseddiadol a fydd yn enw » thrwy 
awdurdod pobl y Dalaeth. 

ERTHi'GL VII. 

Am Etholiadau . 

Dos. 1. Poh dynsawd gwrywaidd dros ugain oed a chandda 
drigle o chwech mis yn y Dalaeth hon, a chan fod yn ddinesydd 


r îaiaethau Uuedig a hawlir i roddi pleìdlais. 

Dos. 2. Etholwyr yn mhob aehosion, oridieithr troscdd 
éyfläfan neu doriad yr heddwcli, a freintir rtiag daifa ar ddydri- 
iau or etlioliad, yn ysbaid cu gwëinyd’diad ar y cyfryw etholiad, 
eu mynediad a’u dychweliad oddiyno. 

Dos 3. Ni rwyniir un etholydd i gyflawnu dylcdswydd 
filwrawl ar ddyd<l yr etholiad, oddieitlir yn ainser rhyfel a 
pherygl cyffredinawi. 

öbs. 4- Ni fydd gan un dyn yn y filwrineth, y llynges. neu 
ẅasanaeîh morawl y Talaethau ünedig, drwy fod we<li ymsef- 
y.dlu mewn unrhyw wersyllfa o fewn y Dalaeth hon, hawl i 
toddi pleidlais, os na dd&rperir yn amgen gan y gyfraith. 

Dos. 5. Ni fydd i un symlyn ncu orjihwylledig, neu un dyn 
y-fyddo yn euog o unrhyw drosedd gwaradwyddus i gael yr 
hawl i’r fraint o fod yn etholydd. 

Dos. fí. Yr etholiad cyfiredinol cyntaf, o dan y ffurf lywodr- 
aeth hon agyntielir ar ycyf'ryw amsernu ag y fydd i Lywodm 
aethwr gwcithredawl y Diriogaeth hon, drwy gyhoeldiad. i 
apwyntio er etUoliad Ilywocíraethwr, rhagtaw-lywodfaethwr 
cynrychiolwyr yn Nghydgynghorf*. y Taleithiau Unedig, 
selodau y Gynghorfa gyffredinawl, a holl swydíiogion eraiil y 
Dálaeth hon, fel y darperír at hyny yn y ffurf-Iywodrarith. 
Bydd yr etholiad dywededig i gael ei dywys ac atehweliadau 1 
gael eu gwneud yn unol a’r cyfreithiau a fodolant yn Nhiriog- 
aetli Utuh, yn yr aanser pan y bydd yr etholiad rhagddyweded- 
'S ’• gael ei galw,- 

Dos. 7. Cyfarfod cyntaf y Gynghoffa gyffredinawl a fydd 
wcgis yr hyffbrddir drwy gyboeddiad gan efholiad y Llywodr- 
•lethwr, a’r cymanfaoedd llywodraethawl canlynol a gynnelir 
rae 8'3 >’ âarperir gan y gyfraitb. 


EHTIIYOL VIII. 


Am y Mbiwyr. 

Dos. 1. Meiwyry Dalacth hon a gyfnnsoddir o bob corph 
salluog dinasyddion gwrywaidd rhwng yr oedran o' 
' deunaw a phymtheg mlwydd a deugain, oddieithr y cyfryw ag 

7dynt neu a allant o hyn allan fod yn rbyddion gan gyfrcith- 

>au ^ ^ alaethau' Uncdig, ac a arfogir, a gymhwysir ac a ddysgii' 
yo ol fel y darpara y Gynghorfa gyflfrcdinawl trwy gyfraitb 


260 


tJDGOIWí SEÎÍW. 


])os. 2. Holl swj'ddogion awdnrdodedig y meiwyr a etTiolir 
fel y rhagnodir gan y Gynghorfa Gyffredinawl, ac a awdurdod- 
ir gan Lywodraethwr y Dalaetb. 

I'.RTIIYGL IX. 

(Jweìliadau y FJurf lywodraeth. 

Os ar unrhyw amser y tybir gan y Gynghorfa Gyffredinawî 
yn angenrheidiol, ac er llesiant- penaí y Dalaetli, fod i’r Ffurf 
lywodraeth gael ei hail olygu. ei chyfnewíd. neu ei gwellhau, 
hwy a berant fod i’r cyfryw ail olygiadau gosodedig, cyfnewid- 
iadau, neu welliadau, yn yr unrhyw ddull ag a ddarparwyd er 
rhybuddion etholiadau, ac yn ymostyngedig i bleidleisiau y 
Wladwriaeth ar eu hetholiad cyffredinol cyntaf; ac os bydd i’r 
mwyafrif o’r ettiolwyr rhagddy wededig i bleidleisiaw yn ffafriol 
i’r cyfryw ail olygiadau, gyfnev ìdiadau, neu weUiadan gosoded- 
ig, yr uorhyw wedi hynyna a ddcuant yn ranau o’r Ffnrf- 
lywodraeth, yn amgen, y Ffurf-ly wodraeth hon a erys yii 
anghyfnèwidiol. 

ISRTHYGL X 

Darpariadau Cymmysgiadau l. 

Dos. 1. Mewn trefn ag na bydd anhawsdra i eyfodi wrth 
fyned o Diriogaethawl i lywodraeth Daleithiawì, y mae wrth 
hyn yn eael ei ddatgan, fod y cyfansoddiad presenawl, cyfreith- 
iau, a phob peth perthynawl i lywodraeth Diriogaethawl Utah 
i aros mewn cyflawn rym ac efí’aith mewn cyfraith, hyd oni 
rwystrir hyn gan weitbrediad y llywodraeth Daleithiawl o dan 
ddarpariadau y Ffurf-lywodraeth hon. 

Dos. 2. Bydd iawn y Llywodraethwr, Rhaglaw-lywodraethwr. 
Barnwyr, aelodau y Gynghorfa Gyffredinawl, a phoh swyddog- 
ion eraill yn ol fel y rhagnodir drwy gyflraith. 

Dos. 3. Eoll swyddogion y Dalaeth hon a harhant mewn 
swydd hyd oni rwystrir hwynt gan eu liolynwyr. 

Dos. 4. Swyddogion creedig trwy rinwedd y Fóirf-lywodr- 
aeth hon a gymmerant lŵ neu sicrhad i attegu Ffurf-lywodraeth 
y Talaethau Unedig yn nghyda’r Dalaeth hon, ac i ffyddlon 
gyflawni rhwyrnedigaetbau eu swydd. 

Dos. ô. Bydd y Gynghorfa Gyffredinawl i gefnogi 
dysgeidiaeth, 


UÖGORN SEIOS' 


12 'A 

î’EhBERFYSiAD.— Penderfynwyd fod Ffurf-ly wodraeth a 
chyfarwyddiadau eraill y Gymanfa hon, yn nghyd ag enwau y 
dirprwyr i’r GydgyìJghorfa i gaei eu gosod o flaen pobl y Dir- 
iugaeth gan aelodau y Gymanfa wladwriaethol lion, y 7íed o 
Ebrillnesaf; ac os yn gymmeradwy gan y bobl, yna gweith- 
rediaiiau y Gymanfa hon a ystyrir yn safadwy ; os yu 
annghymmeradwy, yna byddant ddirym a gwag. 

Ctf. Dewi Elfed Jofes 


GWAHA.NIAETH RPIWNG Y BEDYDDWYR A SAINT Y 
DYDDIAU DIWEDDAF. 

{Aìlan o ìumes Joseph Smith. ) 

Ysörifenodd un o’r Bedyddwyr i’r North Staffòrdshire Mercwj 
fel y canlyn : — 

li Syr— Mewn cyhoeddiad diweddar, mynegasoch aehos rliaí 
personau a ddygwyd o flaen T. B. Eose, Ysw., am aflonyddu 
cynmilleidfaoÄeintiau y Dyddiau Diweddaf, neu gredinwyr yn 
“ Lyfr Mormon.” Dywed aùhraw o’r seet hono, mewn atebiad 
i ofyniad yr ynad, sef, yn mha betli y gwahaniaethent oddiwrth 
y Bedyddwyr, “ Mewn goscdiad dwylaw;” ond gwrthododd 
« oeuthur cyfaddetìad gonest o’r ìiynodion hyny a’u gwahanant 
mor belled oddiwrth y Bedyddwyr ag unriiyw enwad arall a 
berthyn i’r Eglwys Gristionogol. Cynnyg doeth oedd hwn, 
mae'n wir ; eithr gan y teimla y Bedyddwyr y byddai y fath 
gyssylltiad yu sarhad arnynt. gwnelent anghyfiawnder á’u 
bunain wnh adaely fath gabi-draeth ar eu lienwad heb ei ateb. 
Galluoga y nodau hynod o amlwg o wahaniaeth a ganlyn eicb 
‘larilenwyr i farnu drostynt eu hunain. 

‘'I. Derbynia y baint bob personau yn ddiwahan i fedydd, 
acliymhellant hwynt i fyned ti wy yr ordinhad hono gan addaw' 
b>i diwygiad ysbrydol mawr i ganlyn. Bedyddiant, er maddeu- 
ant pecliodau. heb aros am brawf bod.ihaol o edifeirwch am 
b'ichod. Eitlir ni dderbynir un gan y Bedyddwyr ar nad y w 
ynarddangos yr addasrwydd hwn yn y modd mwyaf boddhaol; 
aphe eaffent ymgeisydd yn ëdrych at ddwfr bedydd megis pe 
y n ’Sddai rhinwedd i’w lanhau oddiwrth becliod, eedwid ef y 
hyd oni ddysgid ef yn weíl. 


262 


tJDGORN SRÎON. 


2. Ar ol bedydd pcnlinia y Seintiau, apbroffesaeu Hoffeiríad 
•wrth osod ei ddwylaw i gyfranu yr Ysbryd Gìân. Pe gweiid 
cyfíélyb effeitiiiau i eiddo gosodiad dwyiaw yr Apostolion y n 
canlyn, byddai'n rimid i anffyddiaeth rhoi ífordd o flaen y fatii 
brawf ; eitjir gy.da iiwy ni achosir y fath effeithiau; erys y 
pechadur bedyddiedig yn bedẃdur o iiyd, er ei wenieifhir au 
ei-hudir à’r cyföiiw ‘ySant y Dyddiau Diweddaf.” Ystyria y 
Bedyddwyr y fatli wagedd gyda’r un atgasrwydd ag y gwna 
pob Cristionogion eraill. 

3. Gan feddu, fel y tybiant hwy, ddoniau goruwch-natnriol 
yr Ysbryd, cymer y Seintiau aruynt eu bod yn meôdu y gallu i 
wneuthur rhyfeddodau, a phrofffsant welihau y cleifion ag.olew 
santaidd; hefyd y galiu i bropiiwydo. Gan fod drygau rnoespi 
gan amlaf yn dwyn eu hunain fédui^yniaeth, bydd i’r (Fugradau 
uchel hyn eu dystrýẃiò hwyiit gydag ainser, yn gyftelyb i'r 
sectau dirif o dẃyUwyr a yrcddangosasant ar y chwareulawr 
o’u biaen, trwy agoryd liygaid y rhai mwyaf liudoledig. Nid 
oes aclios yehwanegu fod y Bedyddwyr yn mhetl oddiwrth' y 
fath goegdybiadau, ac nad oes ganddyut irán ynddynt. 

4. Gan fethu boddloni ar y Beibl megis dadguddíad trwyà'dl 
oddiwrth Dduw, mabwysiadodd " Seintiau y Dyddiau l>iwedd- 

ffug chwédl, a ys'grifenwyd yn yr Americ. megis dadgudd- 
iad newydd, ac ychwanegaíant gyfrol o sothach yn C(i(> o duila- 
lenau at y liy.fr hwnw ag y gwaìierddir ni i ychwanegi atto, 
neu dynu oddiwrtho; dan berygl o’r cosptìdigaéthaíii inwya{ 
dychry.nilydl Bithr nid digon iiyd y nod hyn i’w haerilug- 
rwydd annuwiol. Cylioeddant gylioeddiad newydd, yn yr hwn 
y diwellir " dadguddiadau newyddion,” íei y maent vn dyíùd, 
er defnydd pawb .a aliarit ou llyngcu. Màe yr atgasrwydd á’r 
hwn yr edryeha y Bedyddwyr ar y fath ardiiangosia.d galarus 
o ffoliueb a drygionu dynolíyn eü gwahaim hyd belider digyr- 
liaedd oddiwrth y îatli bobl. 

5. Er dwyn yn nilaen y fath drefn & hyn mr betiiau, inae 
Seintiau y Dyddiau Diweddaf wedi neillduo dwy Ofttìiriädaetli. 
“Maey leiaf, neu .Otíeiriamieth Aarouaidd, i ddal allweddau 
gweinyddiaeth angylion, agweinyddu inewn ordiniiac..;, a'.laiii'î. 
Gallu ac úwdurdod yr offeiriadaotH üciiaf, neu un Meichísedec, 
ydd i dùiil allweddnu bol! fonditiiion yslirydol \t eglwys, -- 
ael y íramt o ddcrbyn dirgelion toyhias nuíbedd,— cael y nef' 


OTGORN «EION. 


ar>3 


asâil we'li en hágoryd íddynt,— cyfeillachu à ehymdeitìias 
gyfredinol ac eglwys y cyntaf-anedjg,-— a niwynhau cyfeillach 
apliresennoldeb Duw y Tad, a Tesu, Cyfryngwr y cyfammod 
■newydd,” (gweLtud. 13). Felly y maent, yn yr Offeiriadaeth 
rhyfeddol hon, wedi rhegluniaethu am ddiwallind helaethlawn 
obethau newyddion, mewn amrywiaeth ddiddarfod, a diderfyn. 
o ddwylaw dynion salw, y rhai a ymestynant at fawredd a 
berthyn yn unig i'r Hwn ag ydyw yr unig “ Offeiriad yn dra- 
gywydd yn ol urdd Melchisedec.” 

Yr ofn o drespasu ar eicli coiofnau, Mr. Gol., sydd yn fy attal 
rhag ymhelaethu ar y rhai hyn ac amrai byngciau ereill o wa- 
haniaeth; ond digon yr liyn a wnaethpwyd er dangos i’ch dar- 
Ilenwyr nas gall unrhyw ddau enwad wahaniaethu mwy oddi- 
wrth eu gilydd, na’r Bedyddwyr a Seintiau y Dyddiau Diwedd- 
af; ac mai i’w cymmysgu rhywfodd ynghyd sydd nid yn unig 
yn anghÿfìawnäër â’r blaenaf, eithr andwya hwynt yn y 
gwarth o fod yn gydgyfranogion mewn twyll gwyneb galed, 
neu luuloliaeth resynol, a ddysgwyliant liwy arnynt gyda yr 
un gwrthni ac atgasrwydd. 

BnDYnmwR.” 

[Yn ein ríiifyn nesaf, dangosir y gwahaniaeth sydd rhwnç y 
Bedyddwyr a Saint y Dyddiau Cyntefig. — Go!.] 


ÍIYNT Y CYNNADLEDDAU, &c. 

Brÿmbo, Awst 1, I8. r >r> 


Anwyi, frawd Daniels, 

Cymmeraf y cyfleu'stra hwn idd eich gwneuthur yn hysbys o 
sefyîlfa Cynnadiedd Sir Fflint. 

Mae ymdrëch máẁr yn mliob Cangen i bregetiiu, tra mae y 
diafol a ! i weisinn yn cynbyrfu a’n gwrthwynebu. Bum yn 
Nhreffvnon y Sul diweddaf. lle y pregethasom i íiaws o wran- 
di|wwvr, Aèth rliai yn aflonyddus oherwydd y dystio aetli fod 
•Tosepli Snnith yn Brophwyd i Dduw, a daoth yr hedd-geidwad 
i’w gostegu. Oddiyno aethym ar fy nhaith' tùa Wyddgrug. 
i no eefais y Saint gwanaf braidd wcdi ymddÿchrynu rhag 
ymosodîad y parchedigion a ddaethant yn unüaw î’r maos yn 
eu rhwysg a’u mawrder y Sul blaenorol i ymosod yn ddìdru gar 


ÜDGOUN SBION. 


64 

edd ar Formoniaeth druan, gan fwriadu ei dedfrydu, ei lladd, £ 
chyhoeddi ei chladdedigaeth nos Lun a nos Fercher canlynol. 
Bwriadaf innau gyhoeddi ei hadgyfodiad wedyn. Gan mai 
sais yw yr areithiwr, ac nad oos caniatad i ofyn na dweud gair 
yn yr areithfa cyn y derfydd, dymunwn i chwi anfon brawd a 
fedr saesneg yn dda, gyda chyfarwyddiadau ar y modd doethaf 
i ymddwyn yngwyneb yr amgylchiad, ac os mai da fyddai 
cymmcryd y Town Hàll a chyhoeddi dadl. 

Yr eiddoch yn ffyddlon, 

Thomas Rees. 


Llanidloes, Awst4, TS56- 

Anwyl frawd Daniels, 

Wele lythyr yn eich llaw etto oddiwrth John Jones, Yr 
ydwyf yu teimlo fy hun yn wellwell bob dydd, a’m calon yn y 
gwaith yn fwy nag erioed. Un peth sydd yn wahanol yn awr 
na theimlais o’r blaen, sef mwy o danbeidrwydd Ysbryd Duw 
wrth bregethu, o ba achos yr wyf yn grug o hyd, am fy mod 
yn pregethu allan. . . 

Fe’m derbyniwydgan y Saint mor llawen ag erioed, a chaw- 
som gyfarfodydd yn Uawn o Ysbryd Duw. Bu y brawd 
Treharn a minnau yn Sir Faesyfed yn edryeh hynt y brodyr 
oedd yn pregethu i’r byd yno. . . 

Ffeindiodd y brawd Treharn a minnau ddau Saint rhagorol, 
gwr a gwraig, o fewn i ddau fllldir i’r lle hwn; maent wedi byw 
yina er’s blwyddyn heb wybod fod Saint gerllaw. Yr oedd 
■wraig mewn cyfarfod Saint a gynnaliasom yn y lle hwn neith- 
iwr: penderfynwn sefydlu Cangen yma cyn hir, gan fod yma 
bedwar o Saint yn awr ac y bwriadwn fedyddio cyn hir. Pre- 
gethwn yma heno, yna bwriadwn fyned oddiamgylch hyd 
Ffestiniog. . . 

Mae teimlad da neillduol tuag at dalu y degwm,— yr holl 
Saint a welais wrth fodd eu calon. Mae eu Llywydd, sef y 
brawd Treharn yn ddyn sydd yn galon i gyd braidd, a hono 
yn un dda. Yr ydym ein duu wedi gwario a threilio cryn dipyn 


. i 


DDGOHN StólON. 2CÔ 

nrth deithio cymmaint, am hyny dymunwn i chwi anfon 
ychydig o’m près i mi. 

Fy nghofion atoch oll o eigion calon. 

Eich brawd yn Nghrist, 
Joiin Jones. 


UDG0.R-N- SEION. 


«>eren 3? gatnt. 



DYDD SADWRN, AWST 16, ISó6. 


Pan y delo corífoliadau ysbrydol dynion o fynwes y Tad i ym- 
dabernaclu ar y ddaear hon, eu cyrff ydynt y rhanau cyntaí o’r 
blaned hon a roddir iddynt er ymwellhau arnynt a’u dwyn yn 
ddarostyngedig i gyfreithiau eu Creawdwr. Yr oedd yn 
naturíol, yn gyfiawn, ac yo angenrheidiol, er lle9liad ei blant, 
i’r Arglwydd sefydlu tragywyddol gyfraith o deyrnged, trwy 
daliad yr hon y gallasai ei ddeiliaid rod'h cryn gydnabyddiaeth 
o’u hymlyniad wrtho, neu, drwy ei «wrthodjad, wadu y cyfryw 
berthynas. Egwyddor wreiddiol ydyw hon, ar ba un y mae 
cyfraith y degwm yn sylfaenedig, a phan y delo dynion i adna- 
byddiaetli o lioni, cant gyfleustra i brofi eu ffyddlondeb i Dduw 
>’ nefoedd, neu i ddangos eu gwrthodiad i ymddarostwng iddo. 
Nid er ei leshad personol ei hun y gofyna yr Arglwydd y 
degwm o eiddo ei bobl, canys perthyna eu hysbrydion a’u cyrfT 
a’rddaear ar ba un y trigant i gyd iddo Ef; eithr fe’i ofynir er 
eulleshad iiwy eu hutiain, fcl y coffneir hwynt yn barhaus o’u 
Creawdwr, eu Deddf-roddwr, eu Ilamddiffyuwr, eu Hamgel- 
°ddwr, a’u Hiacjjawdwr. Y mae wedi ymddarostwng hefyd i 
gael y rhan yma wedi ei defrtyddio, o dan ei ddoeth arolygiaeth 
Cf, er lleshati uniongyrchol y rhai a’i talant, rnewn adeiladu 
fornlau a chynnal gweinyddiad ordinliadau angonriieidiol cr eu 
biachawdwriaeth; o ganlyniad, peeha y rhai a wrthodant j’r 
Arglwydd ei ran nid yn unig yn ei erbyn Ef, eitlir yn eu 
herbyn eu hunain hefyd, a thriniant ardddangosiadau ei ddaionu 
Ef â gwg. 


;266. 


ül)GOKK SEION. 


Mae y gyfràith hon, o’r dechreuad, wedi perthyn i’r Offeiriad- 
iietti dragy wyddol; ac am hyny y máe bi yn -gyfraith . dragyw- 
yddol, yn rhwyinedig ar holl genediaethau dyn.on, ae ni 
chyrhaedda undyn i fendithion iachawdwrineth liyd oni 
•chadwo hi. 

Mewti rhifyn blaenorol o’r Slar, dangoswyd i Abraham 
gadw cyfraith y degwm, i Jacob yingyfammodi â’r Arglwydd y 
dogymai yr oll a roddai Efe iddo, ac fod y gyfraith hon yti 
gynnwysedig yn y drefn Foseaidd, ac yn cael ei chadw yn 
gyssegredig gan Israel cynteflg. Yn gymaint ag fod y bendith- 
ion a addawodd yr Arglwydd i Jacob yn rhatolygol, ac i gael 
eu cyfiawni ar ei gertédlaetliau, yn ogystal ag arno ef ei hun» 
yr oedd y cyíammod a wnaeth efe â’r Argiwydd, ar ei ran ef 
3 r n gyftnnmod tragywyddol— yn rhwymedig ar ei genedlaethau 
ar ei ol, ac am gyflawmad yr iiwn maent yn gyfrii'ol trwy 
gyfanmiod en tà'd. Saif y ratriareh, Jacob, dros fyth wrtti 
hen ei genedlaethau, ac, f«l ein liysbysir yn y dadguddiad ar 
hriodas nefolaidd, 'y tnae efe, yogliyda’i dndàit Abraham ac 
Isaac,, wedi myned i mewn eisioes i’w ogoniant, ac yn eistedd ar 
ei orsedd. gallwn fod yn sier y gwel efe íbd y cyfamrnod hwn 
yn caél ei Jwyr gyflawni, gan bàwb a feddant ettifeddiaefh y.n 
. ei deyrnaà. Pwng ; yw hwn a ddyìid ei argraffu yn ddwfn »r 
feddw'l pob rin sydd ar yr enw o Sànt y Dyddiau Diweddaf; 
canys os nad ydyw wedi cahfod hyny eisioes. efe a genfýdd ei 
- f'od yn bwngc wrth ba uu yr erys ei iachawdwriaeth — yn un o’r 
proflon wrtli ba un y bydd ganddo brofi ei tioniad o fod yn 
perthyn i dŷ Israel. Yn gymàint ag y dysgir y Waint yn y 
gyfraith hon; ac eú gofynîr gan yr Offeiriadaeth i’w chadw, a 
na wnant. i’r graddan hyny fibrffetiant eu hawiíau i fendithion 
vr Efêngyl, a phrofàht eu htinain yn fychnin i’r 'ffydd a broífes- 
prt yniidi. 

Fel y dywedásom o’r blaen, nid vw eyfraith y degwm ogid 
gwatth darpariadol. er addasu y Saint i fyw o dan un uẃeh y 
eyssegriad. Eithr ni ddiddyma gyfraith y cyssegrind byth mo 
nn y dc-gẃni. Efl’ydd dod i bob un o hnnynt sydd yn rhwyni 
oddiwrtii báwb a gyrhaedriant fenditliion hvwyd.au tragy wj'ddoh 
'\ ra, o dan gyfraith y cysseuriad, tnae poh petii a feddo y Saint 
yn 1 ared 1 ob íifrscr. wrfh rlwad yr Offeiriadaeth. er enel e' 
íldefnyâdiò at àdeiladu teyrnas Dduw; gofŷítir iddynt ar yr ùn 


UDGORS SB!ON. 


247 


■pryd i dalu y ddegfed o’r oll ag y gwnaeth yr Arglwydd hwynt 
vn orüchẃ'ylwjrr drosto. 

" Ni wyddomfod yr ysgrythyran yn son am y pwngö o gys- 
segriad, hyd oni ddaeth Crist ac yr âgörodd yr Oruehwyliaeth 
Efebgylaidd. Mae yn ysarifenedig i ddyn ieuange cyfoethog 
diiyfod at yr Iesu, gan ddywodyd, “ Athráw, pa ' beth a wnut' 
fel 'yr ettifeâdwyf tywyd tragywyddol?” Cynnwysir rltt» 
hjrnodion yn y gofyiiiad syml yhaa na sylwìr arnynt yn gyffred- 
in. Ni ofynodd y gwr' ieuango pa beth a wnelai fel yr ettifeddai 
iháíi o iachawdwriaeth — ogoniant. y lloer taeû y sêr; dengys ei 
'fod ÿn awyddús i gyrhuedd hyd y gogouiant tichaf. i ddyrchaf- 
iadau ac arglwyddiaethau— i teuditiiion bywydau tragywydíiol. 
Mne yní debyg nad oedd efe wedi bwrẃ y dráol atn y gamp a 
geisifti, eanys wedi i’r Ies'u -adròdd yr ho!l orcliymynion, eife a 
ddywedbdd “Mi a gedwais y rhai hyn oll o’m liieuengctid : betii 
iydd yn eisieu i rni etto?” Yr lesu a ddywedodd, “ Os ëwyllysi 
fbdÿíí'bá-ffajth, dos. gwérth yr hyn sydd genyt, a dyro i’r 
■tlodiou; a thi a gei’drysor yn y nef : a thyred, eanlyn fi-’’ 
Yr oedd hyn yn gystaì a dweud ei fod yn angeurheidiol áfeerthn 
yr o!l ág Oedd ar ol hyny yn nnwyl id<lo--ei olud bydol, ei 
sefylìfaanrhydeddus muwn cỳmdeithas, u’i enw da, achyssegru 
ÿ gweddill o’i fywyd cr lledaenu yr Efengyl ac ádèilada y 
deyrnas; ond fe aeth y gwr ieuangc, íel anirai erai'lí, ymuith yn 
drist. Yn o'i ólwg ef nid oedd bywyd tragywyddo! yn wertli ÿr 
abcrth. 

Mae gäiî ý gwr ióua'nge hwn, os nad ydyw we>ii gwiitíutUjii 
hyny etto, abertli i wnéuthur, yn gyfwéhlt i’r uu a ofynodd yr 
Icsu. cyn yr ettifcdda fýwyd tragwyiidni. Cîẃel pol> roab * 
tiìcrch i Adda, a gsffib ìehditiiion uchaf iaehawiiwrî'aetli; ei fod 
yn angénrheidiol gwueutimr yr ebyftb mwyaf s; d 1 yn dclichon- 
aiiwy, 

In brawf ychwanegol fod ysbryd ymgyssegru yn perthyn i’r 
Elengyl, darüonwn vn Aetau iv, 34, 3S, Canys nid tíèdil n;i 
ängiiemrs yn eu plith !>« _. : oblegid cyrmiícr ag oeiid berclieíi 
tirbedd liou' dai, a’u gwerth=is:iúv. r.C >v wert-li y 

pc-dìub a wertliasnl, ac a’u gosodasa'nt wrth drutd yr Apoi-t >1- 
inn. Nid.ydym yn cael arddeall ei fody'li oáei ei 'ofýn' gnn ,ý 
Sdnt cyntefig, eithr gaiìeẃir inì gasglti mai 'fTrwyth'áu hehu'th 
K Ysbryd Glâii a orphwytcdd urnyiit. Ysbrýd abcrtlUi yiiyw 


268 


UDGOSN SElöý. 


iawn ysbrya yr Efengyl ; er profl yr hyn nid oes gan bob Sant 
ffyddlon ond cofio mai pan y tywaìltwyd yr Ysbryd Glân arno 
yn helaeth, ei fod yu teimlo i gyfranu yn hael o’i eiddo er par- 
hau gwaith yr Arglwydd, ac y mae eannoedd yn y gwledydd 
hyn, yn ogystal ag yn Seion, ag ydynt wedi dymuno amlwaith 
pe byddai ganddynt ychwaneg i’w roddi. Dyma y mesur o’r 
Ysbryd ag y dylaj pob Sant ymdrechu i fyw ynddo. 

Mae yr amser wedi dyfod pan y gofynir i’r Saint yn y wlad 
îioti i wrteithio, yn fwy diwyd nag o’r blaen, ysbryd ufydd-dod 
ac aberth. I’r perwyl yma y gwnaeth yr Arglwydd yn eglur 
y dylid dechi eu ar gyfraith y degwrn yma, fel y gwasanaetho i 
wahanu yr ûs oddiwrth y gwenith, ac fel y eaffo y Saint gyf- 
leustra i brofl, i raddau mwy nac a wnaethant etto, pa un a 
ydynt deilwng i gaei eu casglu adref i Seion. 

Nodwn ychydig bethau ynghylch y Saint hyny nad ydynt 
yn foddlou i gadw cy<raith y degwm. Na ddysgwyliont y 
dyry yr Arglwydd trwy ei weisio.i neu yn ei rhagluniaethau 
tì'afr neillduol iddynt drwy agor eu ffordd o’u blaen er íhdynt 
gasglu adref, canys nid yw yn debyg y bydd y fath rai o r.effi- 
awr werth pan y cyrhaeddant yno. Osoes rhywrai na foddant 
ffydd ddigonol i dalu eu degwm yma, nid ydynt yn debyg o’i 
dalu yno, neu o ddyoddef yr amrywiol ofyniadau eraill a fyddant 
arnynt, eu gwrthodiad i gyflawni pa rhai a’u torant yn fỳr 
mewn bendithion, deallant nad ydynt yn y lle iawu, ae, mae’n 
ddiddadl y eeisiant awyrgylch mwy eydrywiol â’u golygiadau 
bydol. Na ddysgwyliont dyfu mewn ffydd ac yn natguddiad- 
au yr Ysbryd Glân, a thrwy hyny gynnyddu mewrt doetltineh 
ae yngwybodaeth o egwyddorion bywyd tragywydiiol, eithr 
gallant ddysgwyl y gadawa ysbryd yr Efengyl hwynt, yr à yr 
yehydig oleuni sydd ynddynt allan o honynt, yrymlenagysgod 
tywyllwch eu dealltwriaeth, ac yr ymdrachwantant yrt methau 
y byd hwn, y gwrthgiliant ac eu torir ymait.» oddiwrtn deulu’r 
ffydd ac y byddant ddiobaith am iachawdwriaeth hyd orti 
thalont benyd eu trosedd, y declireuont ail wneuthur eu gweith- 
redoedd cyntaf, ac y deuont i fyny trwy gadw y gorchymynion 
tiyny a wrthodant yn awr. 

Da fyddai \'r. Saint gofio yn barhaus, mai pan y dysgont yn 
d bi i yntarferyd â ciiyfraith y degẁm, f'od gwcrs ogoneddus 
t lis I o’u blaen hwynt — i ddysgu cyiruith y cyssegriad. — Síar. 


ÜDGORN SBION. 


2C9 


y traetliawd ynghylch “ Priodas a Moesau yn Utah ”a dd?w 
allan rnor gynted ag y cawn eirchion am nifer digotiol o hono, 
Mae rhai Llywyddion Cynnadleddau wedi anfou am tua’r 
bedwaredd rhan o’r nifer a ddylasent ofyn, gan “ feddwl mai 
i’r Saint ynj unig y bydd.” ‘Dymunem pe meddem gryfiich 
iaitli er darlunio awydd ein Llywyddion «r iddo gael ei ledaenu 
i bob Ile ag y mae y chwedlau gwrthwynebol iddo wedi cyr- 
haedd. Pregethu yr Efengyl i bob creadur yw ein dyledswydd, 
ac, arhyno bryd, yn mhlith pethau ereill, y pwngc pwysig 
ymaohoni i’r miloedd eneidiau gwerthfawr sydd yngwahanol 
Siroedd Cytnru yn cael eu dallu gan weision y diafol, hyd neet 
jr ercdant mai boddhau nwydau llygredig mae y Saint, ac nid 
parchu a ehadw tufewn i rheolau a therfynau deddfau Duw 
Natut, y rhai ni thorir gan yr anifail direswm, tra y mne dyn 
er ar yr un ffurf a delw ac yn feddiannol ar raddau mawr o’r 
un priodoleddau a chynnedddfau a’i Greawdwr Mawr yn eu 
gwyrdroi i’w ddybenion hnnanol a llygredig! Yn lle fod y 
rhywiogaetb arall yn cael cyflawni mesur eu creadigaeth mewn 
cyfiawnder a’u hatngeledd*, wele hwynt yn crwydro ar hyd 
“gardd Cristionogaeth,” fel ei gelwir, wedi cael en hyspeilio 
oucoron a’u eysur — eu diweirdeb, a neb i’w cwyno! Edrycha 
y Thai a ddylent wneuthur byny at y brychieuyn tybiedíg vn 
lygad Utah tra y gwel ein Uygaid yn ddyddiol y trawst dych- 
rynllyd hwn yn eu llygad hwy. Frodyr llywýddol, sydd a gofal 
siroedd cyfain arnoch, a ydych chwi wedi deall eich dyled- 
swyád ac’h cyfrifoldeb yn hyn? Amser a ddengys. 


GWAHODDIAD I DDYFOD YN SAINT. 

Mae gofîdiau yn fy nghalon 
Wrth eich caníod hoflf gyteillion, 

Yn eich rhwysg ar hyd eich gyrfa 
I garcharau am y cynta.’ 

0 mor fawr fydd eich braiut. 

1 gael rhan gyda’r Saint, 

Ac i ddiangc o gaethiwed 
Lle ni hed poen najhaint. 


ÜDGi/RN’ aaiON - .' 


Pa’m gwrthodwch wir rcayraatíp 
Gan rhoi çoel i <ira<ìdodiadfl.u, 

A tli'siyru gwerthfawr eiriaa 
’N Harglwytld ni, a’i «rdinhadau? 

0 nior fawr tydd çiçh braint, &q.- 

Mae Crist wedi dweyd yn bendant 
Mai trwy fedydd ceir maddeuant; 

A ihrwy arddod dwylaw, çoeliwch,- 
Oeir yr Ysbryd a’i ddyddanwch. 

O rnor fawr í'ydd eich braint, &o. 

Dèwcb yn ufydd i’r ammodau, 

Gab ymwrthod a phechodau, 

Fel y byddoch fabwysiadol 
0 dan nawdd y Duw trag’wyddol. 

0 mor fawr fydd eich braint, &c. 

Ýna byddwcli yn blant rbyddion 
Gellwch honi’r holl fendithion; 

Giiia’n liollol eicli hameuaeth 
O flaen nerthondd gwir dystiolaeth. 

O mor fawr fydd eich braint., &c.- 

Ysbryd Dnw yn ei fendithion 
Ddyry i chwi fawr gysuron,— 

Pfyddj doethineb, a gwybodaeth, 
Dawn iachau a pln’ophwydoliaeth. 

O mor fawr fydd eich braint, 
Cewch dafodau a’u cÿfìeithad, 
Iiglurhadau drwy ddadguddiad, 
Gallu Duw’n gweithrcdu’n wyrthiol 
Gewch trwy rym y ddawn ysbrydol.- 
O mor fawr fydd eiclt braint. &c. 
Nac ymborthwch ar wag gibiau 
Tra mae digon o bob moethau; 
Ymwrthodwch a sectariaetli, 

Ac ymborthwch ar Formoniaetli. 

0 mor fawr fydd eich braint, &c. 
Deuwch holl, a pheidiwch hepian ; 
S'fowch am nodded i’r wir gorlan. 


Cyn tíich delir gan y ’storom, 

Fel bu gynt ar deulu Sodom, 

0 mor fawr fydd eieh braint, 

1 gael rlian gyda’r Saint. 

Ac i ddiangc o gaethiwed 
Lle ni hed poen na haint. 

'pHfyni/rodyn, Mertíiyr^ Bacusn I)avj'ksí' 


I SEÍON. 

I Yjn, — Si/t Ilarri Ddu. 

0 Seion glyd, 

Pen gwledydd byd. 

Preswyl hyfryd ydyw hon; 

Yma bydd y .Seintiau 
Yn eu lieirdd drigfanau, 

Mewn pleserau, e'u gwedd yn ilon — 

Bydd ì)uw a’i heddwch yn gordoi y llawrf 
A’r Saiut fwynhaut o’i wenau Kf bob awr, 
0! buan agor wnelo’r nefol wawr — 

Oriau breintfawr lona’r fron. 

Byífrynoedd per, 

Beudithlàwn Ner, 

Gorfoledder mewn uu gân: 

Mawr ag eang feusydd, 

011 yn fyw gan gynnydd, 

Tŵ.f ysblenydd — g.wych eu grán. 
-Mynnyddoedd gorwyn yn ou ìiamgau Bydu- 
A tlirostynt citwytl) yr awel iaebus rydd, 
Gan wasgar perarogtau’r blodau blydd, 
Oros y dolydd — gwi wg lân. 

Linasoedd gwiw 
Dan nawdd ein X)uẁ, 

Agwedd glodwiw arnynt >> ìu,— 
l’emlau yn drwsiedig, 

A pherlau’ti addurnedig, 

^oreuredig yno íydd.- 



0000121» BEIOS. 


Gwlad waredigol ydyw hon i’r Saint, 

Ehag' blin ddialedd Duw — rhag pla ac haint, 
Dywelitir lawr ar Babel— dymafraint! 

Pwy dd’wed gyramaint— gwawria ddydd? 

Aneorin L. Jones. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Mae Cyfrifiad ymfudiad y Saint o’r gwledydd hyn i’r Americ, 
yn ystod y tymhor mynedol, sef o’r 30 o fis Tachwedd diweddaf 
hyd Gorph. 6, yn dangos fod 8 llong wedi hwylio, a 4395 wedi 
yrafudo. Yr oedd 667 o honynt o wahanol siroedd Cymru. 

GWYDDEL A CHARDI. 

Rhyw Wyddel safai gyda Chardi 
Yn agos wrth lan afon Teifi; 

I’an y gofynodd Pat yn ddiball, 

“ Ai ’r oelir hon y w T ochr arall?” 

« 0 nage ’r ffol-ddyn,” meddai ’r Cardi, 

“ A wyt ti’r Gwyddel wedi dwli?” 

“ Weì, ai un oehr yw’r un oco?”° 

“ le bid siwr.” atebai’r Cymro ; 

•> Wel ’nawr (medd Pat) ’r wy’n tystio nas gall 
Fod hon yn ddim ond ochr arall.” 

Tre-Sior, 1849. T.Ha»8is. 


D*E«TSIADA0 am Lyyrac o Awst l HTD 14 — T. Joncs, 10s> 
W. Jones, £1 10s; J. Gibbs, £2; J. Dawies, £2 ; J. Thomas, #3- 


CYNNWYSIAD. 


TUD. 


Pfur M v vr od ract b Talaet h! üese ret, ..... • • • • 

Gwabanheth rhwn« y Bedyddwyr a»r Salnt 

Hynt y Cvnnadteddau,t&c 

Golygyddiaeth— Degwm — Y Traethawd^NeWydd 

Cân wahoddiadol 

Gân i Seion 

Amrywiaethan , &c 


2 5T 
261 
26 Í 
T05 
269 
271 
‘272 


A B ERT A W Y : 

ABGRJMrFWYD A CHTUOIÎDDWTD OAN DANIED DANIÍLS. 


UDGORN SEION, 

JÎEtJ 

ŵcren \> ŵaínt* 


lírnp. 18.] AWST 30, 1856. [Cm IX. 


EPISTOL O EIDDO ORSON PRATT, 

AtySuint drwy fírydain Fawr , yr Iwerddon, a’r holl wledydd 
Emopaidd, yn anerch — 

Anwyl Frodyr— Gyda theimladau diolchgar i Dduw a char- 
iadlawn tuag atoch chwi, cymmeraf fy ysgrifell y waith 
hnn etto, er eich hysbysu o’m neillduad i’r Lywyddiaeth yn y 
gwledydd hyn. Mewn Cymmanfa Gyffredinol o’r Saint, yn 
ymgynnnlledíg yn Nhinas y Llyn Ilalen Mawr, Tiriogaetìi 
Utah, ar y 6fed o Ebrill, 1856, neillduwyd fi, trwy bleidteis 
unftydol, ì’r Lywyddiaeth yn y gwledydd hyn ; ac yn tuan 
wedi liyny derbyniais “Lythyr Cyfarwyddiadol ” oddiwrth y 
I.lywydd Brigham Young, o’r hwn y mae yr un canlynol yn 
ddifyniad— 

“ Swyddfa y Llywydd, 

Dinas y Llyn Iíalen Mawr. 

Tiriogaeth Iltab, 

Ebrill 10, 1856. 

Anwyl Erawd Orson Pratt — Cyfarwyddir ac awdurdodit 
chwi trwy hyn i fyned yn ddioed tua Llynlleifiad, Lloegr. a 
chymmeryd gofal o “ Swyddfa Gyhoeddiadawl ac Ymindnwl 
lîwropaidd Saint y Dyddiau Diweddaf” yn y ddinas honn. a 
Llywyddiaeth Gwaith y Üyddiau Diweddaf yn yr Ynysoodd 
i’rydeinig, ac yn y parthau gwledig hyny ag y mae eu cenad» 
18 Pris ly. 


ÜDGOEî? SEIGB. 


274 

iaetliau hvd yn hyn wedi fcod o (lan arolygiaeth y Lywjddiaetfc 


hono. 

Er oich cynnorl-Uwyo yn y «yẁy w ddy iedswydáe u. ey : W ior>r 
chwi i *lw i’ch cynnorthwy, yi' Hcnuriaò Ezr." T. EeiM.n, un 
o’r Deuddeg Apostol, ac annogir ciiwi i’w eíbol cì yn nn o c!i 
oynghorwyr, a bydd ei íafmWáith o dau eich eyiighoi a d> 
rheolaeth cliwi. Yrydycli heíyd at. eich rhyddid i orchymyn 
gwasanaetU yr Henuriad Jamcs A. Litile, yr hwn sydd yn awi 
yn Swyddia Llynlteifiad, ac i alw o’èh amgylch y cyŵyw gyn- 
northwywyr ereill ag a ofy a y fusnes, ac a fernwch yn angeû- 


rheidiol. 

Y brawd Asa Calhin afydd eich Clrr.t pemi', hyu oui fydtí 
yn ddylcdus iddogael < i ryddhaa neu ei ddifeicMo gan rliyw 
un a anfonir o’r.lte hwn ; yn.y cyfajnser, gyfeddai ir c.c.cu.id 
ercill fod yn ddynion ieuainc addawol a ffyddlawn, ac i fod o 
dan ddysgeidiaeth y brawd GalMn, fël, ysgatfydd, y gallom 
gadw rhag yr anghenrheidrwydd o anfon clcrciaid o<loiy ttia. . . 

Gweddiaf ar i Dduw, y Tad Tragywyddol, eich bendithio yn 
mhob dyledswyddau â’i Lân Yabryd. ar iddo agor eich ffordd i 
fíÿfiáwniad pob anturiaeth ganmoladwy, ae arwain eich medd- 
wl ÍU' hyd ffordd pob gwirionedd. 


DaiGHAii Yoo-se. 


Llywydd Egl'wys ic-su Grist o 
Saint y Dyddiau Diweddaf.” 


Mewn ufydd -clod i’r cÿfarwyddiadau liyn, gadawais Ddioas y 
Llyn Halen Mawr ar yr 22ârn o Ebnll, yn nghwmpeini yi 
Henuriad Denson, ac amrai genhadon ereill, a benodid i’r " lad 
hon. Cyrlweddodd puvup o hononi i I»ynUcfind ar y l»eg o 
Orphenaf. Ac, wcdi riiagnodi y prif awdurdodau Uywyddol yn 
y Bugeiliaethau, Gynnadled<ìau, a Clicnadiaethau trmnor. ym- 
gynimliasoiTí aiewn Cynghor Neillduol yn Bii'nn ighaiu ar yi 
2laiii, 22ain, aY 28aiu o Orphenaf. Oildi'wrtli y c mrychiol- 
iadau a roddwyd ymo, daethyiu yn fwy hysby» o sefyHfa » hynt 
cyffredinol y Saiut drwy Loegr, ac ar y Cyfandir. 

Yn y 1 lyunyddau 18 !8. ’40. a ’50. benditbiwyd fì 'r.fraint o 
ddal yr un.sefyilía swyddogawl yri y wlad hoii. ng sydd wedi 
ymddangos yn dda i’r Arglwydd ei rhoddi inii etto. 

Yr ydwyf vn derbyn y cŷfrifoldeb mawr â’r bwn fy ymddir- 


tBGosrs smon. 



icíiir gyda chalon yn gorlifo o ddiolchgarwcii i Dduw a’r Saint; . 
oud, ar yr un pryd, gydag öfn a chryndod yn herwydd fy 
jiiíìÿgiádau a’m gẁendid i fy hun, y rh.ai ydynt feallai yn fwy 
gẅybodus i’m liunan nac i lawor ereiil. Unpoth ydwyf wedi ei 
dileall ya effeithiol, iod dya, ni waeth pa mor i'awr ci ailnoedd 
ij.iínriol a’i gyrhaedditHÌau, heb yr Yrbryd Glán, yn fod tlawd, 
{iiryiiî, a gwácl, ac tnegis dim yngholwg Duw. Uiíhr yn 
whgcdií; â dc .ihineb y nef, ac yn ariog â gallu Duw, y niac yn 
gyffclybi lifeirtant ricr.ho! cropa’r mynydd sy’n ysguboy cyfan 
o ílitca ei rhodcgiad fí'rjrdwyiU anwrthwynebo). Iteb yr Ysbryd 
Glân, cyffelyb yw efe î’r bydref-ddalen sy’n gwŷwo yn yr oer- 
i6l, «tc yn syrtbio oddiwrth y pren a’i dygodd; eithr â’r Ysbryd 
G'àn gfinddo, nrae fel y dderwcn neríhol sy’n gwrthsefyll- 
’siormydd y gauaf, ac ya sefyil yn gadam yughanol yr elfenau 
cynddeiriaw”'. í.lefara, a chlywir ei lais, a tlieimlir ei allu gan 
y Saint drwy y byd ; tra yr ofna ac y cryna y drygionus 
«mys mae rhywbetli yn sibrwd yn cu clustiau fod “Dnw yuo.’" 

Y boreu y ffarweliais â'r Llywydd E. Young, tra yn gofyn o’i 
eaau rltyw üir o gynghor a chyfarwyddyd, perthynol i’m dyl~ 
öiswyddau yn y wlad hon ; eíé a atebodd, “ Dyí'al-geisiwch yr- 
Ysbryd Glân, ao efe a ddengys i cltwi pa bct’n i wneuíhur. 
Pa iiteb allasai fod yn gywirach ac yn gymhwysach na hyn: 
Pa betli all fod o fwy pwysigrwydd i was Dnw, nag i fwynhau 
cymdeitluw ag Ysbryd yn bur a saníaidd, yn gyfryw ni tltwylla 
im arnser, eithr a ddengys yn eglur iddo pa beth a ddylai 
WBeuthur. A ydyw cymdeithas â’r Ysbrj’d hwn yn ffogiactn.’’ 
Niic ydyw. Y mac yn ffaitli nefohtídd hyfrydlawn. Mae y 
tneddwl ei Itunau o gael cyfarwyddyd trwy’r fáth gyírwttg di- 
yíi liorn, yn llanw y meddwl â dedwyddwch annhraethadwy. 
t y ugwcddi bfiriiaus a’m dymuniad taerat yw, ar i gynghorion 
y hlywyddiaelh, a sibrwd yr Ysbryd Glân; gael bod íÿ Arwein- 
ydti .dcr yn fy holl ẃeinyddiadau yn oicli plitli, ac y byduo i m- 
holl addysgiadau i chwi, iÿ'm cynghorion, íÿ ysgrifeniadau, .. 
ly ytnddÿgiítd yn y cyhoedd ac yn y dirgel gael eu tueddu <l 11 
hysbrýdoli gítn yr Ysbryd Glan. Os felly' y bydd, gallaf eich 
Hesoli yn enw yr Arglwydd; os fel arall, ni fyddaf ottd megis 
eíydd yn seiuio, a bydd fy holl ymdrechiadau yn ofer. Saint, 
a gynoorthv;y wch chwi myfi trwy eicb ffydd a’clt gweddiau, er 
mi dderbyu uucsur hclaeth o’r Ysbryd, nid yn nnig c.c- 


ÜDOORN SËIDW. 


27S 

nlwyn j, oii d er eich mwyn chwi, fel y gwielo Duw fiyn fenditìt 
i chwi trwy weinyddiaeth yr Apostoiiaeth Santaidd, mewn 
cyfranu geiriau y bywyd-doniau yr Ysbryd, fel eich cryfhäer 
ac eich cysurer à gwybodaeth o betiiau ysbrydol, â gwybodaeth 
0 '«h dyledswyddau ac o gyfraith Duw, ac y byddoeh yn fwy 
hollol barod i oddef gogoniant a phresennoldeb Duw yn y byd 
dyfodol hwnw i’r hwn ydym yn cyfiym trysio? 

Yn unol a chyfarwyddyd y Llywydd Youag, yr ydwyf wed« 
apwyntio yr Henuriad Eara T. Benson, un o’r Deuddeg Apos- 
tol yn Gyngborydd biaenaf imi. Bydd i’r Henuriad Benson 
deithio llawcr yn eich plith, ac te’ch bendithir yn fawr trwy ei: 
wunidogaetn, fel un o Apostolion ffyddlawn y dyddiau diweddaî. 
.Mae efe° pan yn llawn o’r Ysbryd, yn iaith yr ysgrythyrau, yn 
« fab y (ìaran,” ac yn rhoddi allan ei dystiolaeth yn noethineb 
a gallu Duw. Y Duw Hollalluog a’i bendithio yn mldith y 
Saint yn Mhrydain Fawr, ac a baro i’w lais gael ei glywed 
niegis sain udgorn nerthol yn deff'roi y Saint i fywyd ac egm; 
nc yn mhlith y drygionua bydded megis llais taran ddychryn- 
jlyd yn eu cyffroi o farwol gysgadrwydd oesau. 

Yr ydwyf hefyd wedi apwyntio yr Henuriad James A. Little 
yu ail Gynghorydd imi. 'Cyfyngir ei ddyledswyddau ef yn fwy 
i’r Swyddfa, er cynnorthwyo yn nhosbarth golygyddol y Sta 
l)vn yw y brawd Little, er yn icuangc, o’r uniondeb mwyaf, ac 
v mae ei galon yn llawn o ddoetliineb a gwirionedd; canys v 
inae Duw gydag ef; ei enaid a cangir fel y môr, a’i oleuni a 
dỳr ailan fel canol-ddydd ; eì ysgrifeniadau a ysbrydolir gan 
Ysbryd y Gwirionedd, ac a fawr werthfawrogir ac a daer geisir- 
gan y Saint. Frawd Little, cymer galon, canys yr ydwyt yn 
ânwyl gan yr Arglwydd, ac ynddo Ef y bydd dy nertli, o hyn 
alian ac yn dragywydd. 

Mae y Saint yn y wlad hon wedi cael en bendithio dros 
fisur, trwy ddoeth gyngliorion y dyn mawr a da hwnw, yr 
lîenuriad FranẀin D. Bichards, fy rhagflaenydd, yr hwn sydd 
am hir amser wedi llywyddu gyda doethineb a mawredigrwydd 
nid bychan yn eich plith, Mác yr Apostoliaeth Santaidd wedi 
eael ei hanrhydeddu ganddo. Ei galon sydd wedi bod yn 
ffynonell o wirionedd, a’i ymysgaroedd ydynt wedi ymcliwyddo 
gan dosturi dros y Saint tlodion. Trwy ei gynghorion a i 
awgrymiadau doethion y mae miioedd wedi eael eu gwared 


UB-G0ÎÌM SîütOîl. 


0 ormes a ticwyn, a’u lifinfon i wlad o heddwch a digonofld. 
Ei gynghorion ydynt vvodi bod fel eiddo tad i w blant; oi add- 
ysgiadau fel cawodydd aduewyddol y gwanwyn, yn bywiogu, 
ac yn roddi bywyd adrewyddol i blanigion gwinllan yr 
Arglwydd. Trwyddo ef niae yr Ysbryd Glân wedi cael ei 
dywallt ar led fei gwiith y nefoedd ar dir Josepb, gan roddi 
adnewyddiad y boreu i’r olygf'a. Y Duw liwnw a ymddangosodd 

1 Abraham, ac a feudithiodd ei had dros fyth, a fendithio y 
brawd Franfclin hefyd, a’i genedlaethau ; ei feibiou a fyddont 
ymmysgpenafwŷr Israel— Cynghorwyr doethion yn Seion, a 
Llywodraethwyr yn nheyrnas ein üuw ni. 

Ymdreciiaf, mor belied ag yr arweinia umgyichiadau ac Ys- 
bryd yr rlrglwydd fi yn hyny, i gario yn rnlaen gynlluniau 
dyfeis-ddoeth y brawd Franklin er llwyddiant a lles y Saint,. 
gan obeithio y bendithir t'y llafur egwan innau, hefyd, ae y 
gweithia Duw trwy fy offerynoldeb er eich lieshad. 
Eoddlonidaboddheid fi yn fawr i gael ymwelcd â’r holl Gyu- 
nadleddau a’r Cenadiaethau trainor o dan fy nghofal, pe byddab 
yn gydbwysig â’x aml ddyledswyddau sy’n dyfod arnaf yn bar- 
haus, ac a argoelant ofyn íÿ sylw yn y Swyddfa yn 
Liynlleifiad. 

Dylai yr awdurdodau a’r Saint wneuthur pob ymdrecii gan-- 
moladwy i ledaenu y gair argrafi'cdig, gan inai hwn sydd yn un 
o beiriannau nerthol y dyddiau diweddaf er golcuo y byd, ac er 
adeiladu teyrnas Dduw. Mae y traethawd a enwir Piiodas a 
Moenu yn Utoh, yu deilwng o gael ei ddosparthu wrth y can- 
uoedd o fìloedd ; hefyd byddai atnrai draethodau ereili,- am ba 
thai y gwyddoch, o eangacii dcínyddioldeb, pe eu dosparthid 
yn lledaénach yn mhlith y bobl. Mae dylanwad y wasg yn 
Lloegr a’r Au.eric yu grÿf iawn, er naill ai dda neu ddrwg. 
Ac, morbelhd ag y gelìirei gosod i weithio, mae yn rymus yn 
nheyrna8 Dduw, er attal, ac i rhyw raddau rheoli, y rhedegfa 
nerthol o withwynebrwydd a ddygir yn erbyu y Saint, ar lion 
sydd ar brydiau yn ymdorri alhm, uc yn bygwth ein handwyo 
yn ei chwerw ddiluw. Gan iiyny ymafled y Saint yn y prit 
gyíleusterau a ddyry y gelfÿddyd o argraffu, gan Iedaonu. 
goleuni a gwirionedd yn mhob preswyl drwy y tir. Wrth 
wneuthur felly, yn fuan cant weled arddangosiadau o tfrwytliaus 
8u llafur, rnewn y mholiadaa.cy " "cd-'iü’ Unosíwach. cyo- 



.278 


ÜDGOIîN Sî;IOî-7. 


nulleidíiioefld, a tlirwy rhiíbdi eynnyddol o’r rai gonesí a ybh- 
wanegir at yr Egln ys. 

Taer weddied pob aelod o’r Eglwys ■ am gael dwyn, o ìeit'if, 
:ui enaid i edifeírweh bob tri mls, ac ar ddiwedd y fiwyddyn, 
• cawn ei n rhifedi bedair gwaitb yn amlach. ein cryíder a’n ncrt!?, 
wedi mawr gynnyddu, a’n trysorfeydd er gwneuthur daioai 
wedi eu bail lanw. 


Yn herwydd yr aml íiloedd a gynnorthwywyd o’r wlad hon, 
yn ystod y ddwy fiynedd ddiweddaf, tnae trysorfeydd y 
fswyddfa wedi cael eu mhawr leiiiau, mae llawer o ddyletlion 
trymion wedi cael eu tymi, ac amgylehynir ni gan aml drafferth- 
ion blinderug; etto i gyd, gellir gobeithio, y bydd y Saint yit 
barod i gynnorthwyo ar bob amser angbenus; ac yr ymdreigla. 
y trysorfeydd i’r Swyddfa wrth y miloedd, fel y parliäo y 
gwaith da o gasgln y tìodion gyda llwyddiant eynnyddol. 


Gan deimlo dros sefyllfa y tlodlon yn y wlad hon, tnae amrai 
o r -Saint yn Utah, gyda scl haetionus, a cliy !a catonau yn llawit 
eyntmwynasgarwcb, wcdi cyfranu ffarmydd, rhandiroedd dinas- 
yddol, preswylf'anau personol, ac ystor dai cyhoedclus, werth 
aml filoedd o bunnau, i Gwmpeini y Drysorfa Ymfudol Barhaus; 
ac fe ddeihyddir yr e)w or lioll íeddiannau liyn, os gellir e.u 
gwerthu i’r rhai eyfoethogion yn mhlitti y Saint yn y gwledydd 
hyn, yri y Swyddfa lion, er ymfudo y rhai tlodion o’n poi>). 
Annogwn y Saint cyfoethog i brynu iddynt eu hunain ettifedd- 
taethau yn Utah, a thaflant i’r D. Y. Iìarhaus foddion defnydd • 
tadwy i gynnorthwyo eu brodyr tlodion a sathredig o’r wlari 
hon i Seion. Os geil) ein brodyr yn Seion hebgor eu meddian- 
nau er lleshad y tlodion, mae’n ddiau y dyleeh chwi foddloni 
pryuu i’r un amcan eymmwynasgar. Mae genyf gyfresír o’r 
nicddiannan cyfrnnedig hyn yn y Swyddfa hon, a gwertliwn 
i"yut i cnwi gydar pleser titwyaf, os bydd yn bo ibl, tnew.n 
a mser i aníbn rhai miioed'l o-r Saint allan y gwanwyn nesaf, yn 
y tymnor i groesi y Gwastadedd yn gynnar. Mne y rhandiroeud 
unasyd^ol, y Û.i.jnydd, a’r tai sydd ar werth, yn amrywio 
mcwn gwuth o un neu ddau cant o bunnoedd i ddwy neu dair 
3111 : Deuwch >' n m!aen > í'y nu-odyr, a bod.ihewch cich hunain; 
yn awr rnae yn antser rnwyaf manteis-ol i chwi cicrhau cartref 
yn beion, ac i wneutbur daionu. Mae llof y tlodion arnoch 
am " aredlgaeíîu A ddeuwcii chwi yn waredwyr iddynt, gaii 


uj)C.o;:n sgîon. 


aîs 


:>rcrhau i chwî eich hunain drigfannu a phreswylfeydd tragyw- 
yddo! -yn.mhlith y.cyfîawnion? Ncu ui gwell genych dyngherl 
ŷ gŵr cyíoethog, yn mhe.ll i fíwrdd o. fynwes Abrahanr—mewn 
poenedi'gaeth? Chwychwi bm .dewis, a chwi yn uuig rhaid 
sofyll y canlyniad. Os chwyçhwi wrthodwch y fenditli hon, 
teegyi' Duw rliyw ffordd er gwnredigacth ei SaÌBt; canys Bfe 
a wrendy. eu cri, ac a-rliagiuniaetha drostynt; a bydd ciclt, 
bendithion cìiwi. a allasec.lv fod wcdi eu cael, ar benau rhai 
teilyngach. Nid yw hyn yn cael ei gymhwyso at y rlmi . hy ny ■ 
a lawenhaent i wneuthur, onibai fod eu meddiaruiau meww 
cyflwr anfanteisiol i bryniad presennol. ond at y rhai cyhydd- 
lyd— earwyr trachwaníus budr elw— a feddyliant y-n f' v 7 am,eu 
cyfoeth nac a wnant am en heneidiau. Y fath rhai a hyny a 
aHantofni a chrynu ynhawdd! canysmaeeu hawr yn dyfod! 
a dyddiau eu truenusr.vydd yn eyflym brysuro! 

Mae drygionu ar ei gynnydd yn fawr, ae mae Babilon fa"-T 
yn ymgrawnu yn ei budredd a’i llygredigaeth ei Iranj Mae yn 
gwcddu i'r Saint edryeli yn fanwl at eu fî'ordd, rhag oín eu 
gorfchrechir, ac yr lialogant eu hunain a ehyfranogi o becuodau 
y cenhedloedd drygîonus hyu, a threngu gyda hwynt. Gwỳu 
ei fydy g\vr yr hv.-n, pan yu amgylchynedig gan brofedigaeth a 
drygioni ar bob Uaw, sydd o hyd yn cadw ei hun yn bur a 
diwair gerbron Duw. Blodcna y fath un fel y ddewisol 
rawn winwydden a enfyn allan ei gwỳrdd gangenau yn rnhob 
cyfeiriad, ac a ddug fràs sypiynau o íFrwyth blasus. A ml aml- 
•heireihad, a bendithir ei genédlaethau yn dragywydd. Ond 
gwae y dyn hwnw yr hwn, wedi y derbynio ci gynnysgaeth- 
iadau, a halogo ei hun gyda beny wod, ac a anmbarcho gyfam- 
niod cysscgredig a thragywyddol bywyd; canys fe wỳwa j 
fath un ymáith, megis cangeii a dorir yniaith oddiwrth bicn 
gwinllan, yr hon nid yw yn dwyn ffrwyth, eithr ag sydd jn 
agos ngoshau i’r llosgi. “ Gwao yr holl rhai hyny a gyflaw n 
ant butteindra, medd yr Arglwydd Dduw Hollaltuog. canys 
liwy a wthir i lawr i ufîérn.” O, fy mrodyr a’m chwiorydd, na 
adewch i ddiweirdeb a phurdeb calon fyned oddiwrthych; 
oblegid hwynthwy ydynteieli nerth a’ch amddiffynfa ddiango 
yn Mhabiiou, eich gogoniant a’ch anrhydedd yu Seion, eic, i 
cynnyddiant diderfyn yn y byd a ddaw’ 

Wrth yr Henuriaid Teithiol a’r Cenhado-, dyweod, 


230 


TÎDOOIÌN SEION. 


segurwch ymaith eich hamser; gweithiwch a’cli egnioedd 
canys diwedd y cynhauaf a ddaw yn fuan ; clywer eich lleisiau 
yD y boreu, ac ar ganol dydd, ac yn ngysgod yr hwyr, vn 
gwaeddu edifeirwch i’r hoH bobloedd; dadseinied y neuaidrl a’r 
capeli, a’r trigfanau personaw), gan eich rhybydyddiawl lais • 
adleisied yr heolydd, y llwbrau, a’r prif ffyrdd,y newyddion da;’ 
dadseinied yr uchel-leoedd, y bryniau, a’r mynnyddau, gan yr 
hyfrydsain; caffed trigfanau y rhai uchel a mawreddog, ac 
harddwych balasau brenhinoedd abreninesau, gly wed eich tyst- 
ìolaeth, hyd oni chaffo y cenhedloedd, trwy allu Duw," eu 
dryllio yn ddarnau, y teflir gorseddfeingciau i’r llawr, ac y 
gwneir i’r hen Fabilon ei hun i ymysgwyd, a chrynu, a siglo, 
a syrthio^beidioa chodi yn hwy. Galwch ar yr Arglwydd 
ddyd d anos, a m ddoethineb a nerth ei Ysbryd; am allu y r 

T" 7^ yD rh ° ddi llefer y d d; am ysbryd y broph- 
ydohaeth i rhybyd.ho y cenhedloedd; am ddoniau yr Ysbryd 
i gy ranu ì’r Saint; am dd«dguddiadau o’r adnabydiaeth o 

Í W; a “ angylion 8 w yüed a-feh gwarchae. ac i weinyddu 
r chwx a throsoch chwi; am i’r Arglwydd rhwygo y nefoedd a 

e vt’ a î Ub , 6Ì b ° bl ft gWared y ddaear ' O. mor 
I 7 f', aith Sydd ‘ W ' vneutIlur! O, mor ddiwvd y dylem 

nmnaufodyneigyflawnu! y y 

d 0 Ä CyflaWnde r, » nerth, ac iachawdwriaeth, a 
hvd nes eiolt°T u 7^’ * g - vnnydder ac a amlhiier arnooh, 

teyrnasLh î î 1 eÌStedd ar orseddau 0 ^ ac 7 
gostyngedigwat “ dfagyWydd ’ yw taer ' veddi eicl1 

Oiîson Pbatt, 

Llywydd y Saint yn Mhrydam Fawr 
a’r holl wledydd Ewropaidd. 


dospartiiu traethodau. 

(Allan o Ohjgyddiaeth y “ Star”) 

airwebiwydTi iLyiwf d m! e , th fla ® noro1 . yn y gwledypd hyn, 

grymus a daionus a’ddciì'l” neillduo1 - ar 7 dylanwad 

draethodau a pamphledau tl Wy ddosbarthiad helaeth 0 

a userhw„w,L7S n 0d b ar egWyddorion ein erefydd - 

7 y cyfnod byr o ddeutu dwy flynedd, ymddybi 


ÜDGORN SlfilOíî 

odd Eglwys y Saint yn y gwledydd hyn mewn rhifedi, ac 
ychwaneg. Yr oedd cyfarfodydd yn gyffredin yn llawn, ac 
yraholai cannoedd yn fanwl am ddeall y gwirionedd. Dilyned 
y Cangenau yr un llwybr etto, ac ni allwn lai na ehredu ei ddil- 
ynirâ’run canlyniadau dymunol; heblaw hyn, tuedda i wneud 
holl aelodau yr Eglwys, y brodyr a’r chwiorydd, yn ddiwyd a 
defnyddiol i ledaenu y gwirionedd. 

Mae y cyntaf a’r ail lîhifyn o restr newydd o draethodau, ar 
egwyddorion cyntaf yr Efengyl, yn awr yn barod i w dosparthu. 
Teitl y rh.fyn cyntafyw, «The Tiìue Eaith;” a theitl yr ail 
y w, “Tkue Eepem'ance.” Dysgwyliwn y deuwn ag un 
rhifyn allan bob pythefnos, hyd oni orplienir y rhestr. Saint, 
os ewyllysiwch weled eich rliifedi yn gyflym ddyblu neu uil 
ddyblu yn y gwledydd hyn, lledaenwch, gyda sél ddiflino, yr 
argraffedig air, ac ymtlrechwch gyda’r diwydrwydd mwyaf i 
achub eich hunain a’ch cymmydogion. l J an y llafurioch âch 
egni, fe lafuria Duw gyda chwi. Pan yr eloch yn segur neu 
yn llesg, llesgâ Duw ei law mewn coroni eich llafur â llwyddiant. 
Cynnwysa bob rhifyu 16 tudalen. Pris, 2g. neu 14 s. y cant. 



U D G 0 E N S E 1 0 N.. 


* k r 

jjercn p S>aim. 

DYDD SADWltN, AWST 30 , 186«. 

Htnt y Cynnaoueddau.— Derbyoiasom yn ddiwcddar. 
îythyron oddiwrth amryw o’n brodyr llafurus a ffyddlon yn y 
weinidogaeth yn y rhan yma o winllan Crist. 

I)y wed y brodyr Evaos ac Ashby fod Cynnadledd Sir Benfro 
yn unfrydol yu gwasanaethu yr Arglwydd, — yn talu eu dcgwm, 
ac adeiladu ei deyrnas yn rahob dull. Mae y brodyr E. D. 
Miles a Oafydd John yn teithio a phregethu yn ddiwyd, er 
gwaethaf eu gelyníon gwaedlyd ag ydynt wedi ceiso eu bywyd; 
maeut yn cael tyrfäoedd lluosog i’w gwrandaw yn astud. 

Bu y brodyr ísrael a J. Evans, a T. Jones. yn pregetìui yui 


282 


C-DGOEN SET<iíf. 


nlirefyd'l glàn môr Sir Afcerteifi, n cliawsant d-yrfäoedd lluosog 
i'w gwrasniaw.yu astnd, a phrsnu pob traethawd a feddeiit, n 
irofyn am ychwaneg. Mae golwg addawot ar y bobt yn y 
parthau iiyny; ond maé mawr angen nm laiurwyr yn eu plitìi. 
ì'styriwn mai anrhydedd mawr gawsẃnt yn ymweliâd eu 
•' brenin ” â hwynt. Mae sefyllfa Cynnadleddan Caerfyrddin a 
Llanelli, yn oi hanes eu llywyddion, W. Jones a D. Davies, yn 
gyffelyb i ciddo Sir Bénfro -y degwm yn dyfod yn liwylús. 
Ymwelódd y brodyr John Kay, o’r Dyffryn, a Tliomas Wiiliams. 
0 Swyddía Lerpwli, rlianau o'r Cynnadieddau • Deheuol' 
Boddhawyd liwynt yn fawr yn nliiwyd lafur y brodyr '.l'. 
Uarris n J. Davies, yn Nghynnadledd Orllewinol Morganwg. 
Boddhawyd hwynt hefyd yn eu hymweliad â Merthyr, Onerdŷf' 
a Sir hynwy. Mawr oedd eu canmoliaeth ar y canu yn 
Merthyr; dywedent mni da fyddài i’r Llywyddion geisio cael 
• efolychiad o liono yn eu gwahanol Gangenau. 

J rwy lythyr oddiwrth y brawd E. S. Morgans, o Sir Fôn, 

■ dealiwn ei fod ef, a’r brodyr J. H. Davies, B. I)avias, J. 
MorgaBs, a Noah M. Jones. y rliai a adawsant bob petli yn y 
deau er myned yuo i adeiladu teyrnas Dduw.-rhai i weithio 
a’r llcll i deithio, yn tystiolaethu yn barhaus, gyda’r ffyddlon- 
mid eraill sydd yno ; eitlir achwyuant ar y Methodistiaid gwnr- 
;-.dod. am eu bod yn diystyru cynghor Duw yn eu herbyn eu 
jiuiuin, tniy oeiiíio cymnieryd eu bedyddio ganddynt. Gosod- 
asombeth o hanes Cynnadleddau Meirion a Fflint yn ein 
rhifyn diweddíif. 

Dengys y cyfan fod Teyrnas Dduw yn Nghymru ar ei 
c.iynnydd, trwy fendiíh Duw ar ymdrechiadau ei weision- 
- -o yi jn j «eimdogaeth — ehwyehwi ag ydycli wedi cyssegru 
wi ' Unain ’ eTCl ' lwn!ser< eich Uaẁr, eicli tueddfryd a pbob 
4 . . ’ i!ìlv ’"’ ymgaiortogwch; canys mae ei engyl Lf ar 

r e ' I)V ‘f S ’ P an y h # aócil yn l'wybr eich dyledswydd, ac Efc ei 
j 1 ( 'L yn r 7 S °r f 1 ’ '‘.’ yn 011 Ä wneloch Í1C 11 clcìyoddefoch dros.ei 
V' *" J ‘Cyecied fífwythlondeb y prenau a driniweh yn 
, C lescjch diwydrwydd. Chwydiwi sychl wedi caŵl 
gvfrifol hefY'' i° Vr U U " porthi; ond coíiwc h eich bod yn 

nodd dwyfoîsidd y^dtfod-T^ 6 ” 11 llUD ° S caniateWCh r -' 

y, P{ } n “ “ * 0( ^ 3 cbwi yn wythnosol a phytbefnosol 1 

,>n..d jn ofer. Osyn esgeuius.y byddwcb, bydd ffrwyth ei.ch 


t'DGOTÌN SEION. 


2Ŵ3 

liífAir yn ddirân no ailan o dymhor. Sid rliyẃbryd, pán íÿfldo 
■ pawb ( raill bron a élwpln, y raae i LywyM son ain ddcchrsu 
cyftawnì yr hyn a geisio Offeiriadaeth Duw. 

Galwn eicli sylw neillduol at Epistol ein Llywydd Orson 
Tratt Cofiwci) uad er y difyrwcl; o’i ddarllen y mae; oml i 
osod mewn gwcit’.u'ediad yn ddioed, fel pob mesur arail a ddel. 
Yna dug brenau eicli gofal gynnar fírwyth, yr hwn yw j mwy- 
af'.dewisoi bol) amser. 

Da yw genym glywed eicb helynt bob amser, frodyr anwyl, 
a chael y -pleser o gronido eieh henwau, a’ch gweithredoedd 
' camnoladwy, fel y byddont wrthddrychau teilwng o efelychiad 
y cenedlaetium a ddel. 


Mae yr Henuriacl Israel Evans yn awr ar ei daith trwy y 
Gogledd, a’r Heriuriad D. Ashby trwy y Deau. Dymunem i 
lioll Saint Cymru, pa bryd bynnagy deio y naill neu y llall o'r 
brodyr ymn i’w plith, i wneuthur y goreu o honynt tra eu 
■eaffont; canys maent yn dwyn bywyd ac iachawdwriaetii 
gyda hwynt. 


Mah yr Henuriad Joseph W. Tucäcfield, o Äbertawy, ẃefii 
■ myned i Aberystwyth i weitbio, er mwyn cynnorthwyo i bro- 
: getliu yr Efengyl yn y parthau hyny. Llwyddiant iddo. 


LLYTHYH ODDIWETII Y CHWAER DANIELS. 

Dinas y Lly »■ Hahn Mawr, 

Mehefìa 27, 186 6. 

Ty anwyl Eriod — Derbyni'ais eich caredig Iythyr, dyddicdig 
Tachwedd 21, 1855, ar y I2féd o Fai diweddaf. Llawenydd 
Mawr oedd genyf gael arddeall drwyddo eiöh hod mewn ieeliyd 
a chysur. Diölcli i’r Arglwydtl am idilo eich adferyd or 
dwyniyn a gawsoch, gobeithiafy gofala am danocli hyd oni 
rryddheir ehwi oddiyna, ac y cafíbch ddychwelyd at eich anwyl 
deulii, fel y caffóm gydweddio, a chlodfori enw yr Arglwydd 
( am ei fendithion lliosog. , 

Mac yn agos blwydJy-n oddiar pan dderbymais lytliyi oe.i. 


28* 


UDGOKN SÍCION. 



wrthych, oherwydd fod y Ilythyr-gladydd mor ansicr: buoi» 
yma ám chwech óiis Iieb gael un i mewn o’r Talaethau Dwyr- 
einiol ac uid oes argoel lai ychwaith nad íelly y parha hyd oni 
ddechreuo un dyddiol y ‘ Mormons ’ eu hunain redeg, yr hyn 
sydd yn debyg o gymmeryd lle yn fuan : y mae ymdrechu. 
mâwr at hyny. 

Maent yn bresennol wrtli y gorchwyl o gwblhau y camlas 
o’r South Gotton Wood, er dyfrhau tiroedd y ddinas hon, ac y 
mae wedi cyrhaedd i ran o honi er’s. wythnos. Bydd camìas. 
arall.yn barod cyn hir er dyfod a’r graen feini at y deml. 

Yr oeddwn yn mawr hyderu y caffwn eich gweled eleni, ond 
cefais arddeall gan y brawd John ])avies. yr argraffydd, ei fod 
wedi canfod lianes yn y Stur fod y brawd Jones wedi cael ei 
ryddhau, a chwithau eich gosod i lywyddu yu ei le. Nid oedd 
y newydd hyn yn felys imi ar y cyntaf, ond, fel y dywedasoeh 
yn eicli llytliyr, “ ewyllys yr Arglwydd a wneler, a’i gynghor 
a barclier, yw ty nyinuniad. er nad yw bob amser yn ol teim- 
ladau y natur ddynol.” 

Dysgwyliaf lythyron yn.aml oddiwrthych o hyn allan. 

Causotn arddeall, trwy y newyddiadur — y M ormon, mai 
à Uaw-geirt ; r ymtuda llawer eleni : gwelsom cnwau llawer o 
honynt, ac yn eu plith lawer o’r Cymry. Yr Arglwydd a'u 
llwyddo ar eu taith. 

Mae argoelion da am ymborth dynion ac anifeiliaid. Mae y 
cynhauaf wedi deehreu : bydd yn ‘bres’ cynhauaf yn y man.. 

Mae tua hanner ein ht ni dan weaitlt, ac y mae yn dda 
oi iaet i ; pys, pytato, &c. yr un snodd. Yr ydym yn bwyta 
p>» llav. niou er s dyddiau : Thomas tÿ mab fu yn eu gosod imi 
yn m,s Mawrth, tra yr oedd Dafydd yn Box Elder. 

Gauafasomeindayu Box Elder: cafodd Dafÿdd lawer o, 
, e , 1 1 W tadw ihagtrengu. Ee drengodd cannuedd o ani- 
^dygaua diweddafl Bu yr eira ar y ddaear am tua 
, , n " ' , u falw ean Thomas un eidion blwydd, ac : 
lawwÎBf n ^7 Cl,aÌn ëWaÌth ’ yn Willow Creek, wrth dd’od i 
ni hefv 1 ° X ' ! r ' !lÜ U “ fUWCh hef - vd ’ T reugodd pump o’n lloi 
m U ” fUWch ar ^ 011 inì - ni wn pa un ai byw a«. 
clwvflwvdd T° r, ae gcnyrn etto saith o wartheg, urr bustach 
d.wyflwydd, tatr hanncr flwydd, d au íustach, a thri llo ctto yn, 


uriGons seion 


2Sí» 

f yw . Mae genym bâr o geffylau gwaith, un ebol dwyflwydd, a 
dwy eboles flwydd rhagorol. 

m ydytn wedi gweled eisieu bnrn, caws, cig, uíic ymenyn, 
er í'od swn prinder cyffredinol, oherwydd i geiliogod y rhedyn 
ddifa cnŵd y flwyddyn o’r blaen braidd i gyd. 

Yn unol a rhagddywediad y Prophwyd Brigham a’i 
Gynghorwyr, a’u hannogaeth “Tr bobl ystorio cynnyrch eu 
maesydd yn ofalus. rhag i fílangell anufydd dod eu dal â 
newyn,” megis ag y gallech gofío y geiriau, y gwnaeth ef ac 
erailì. I)a oedd iddynt wneuthur felly, canys wedi i’r newyn 
ddyfod, gwelid Brigiiam Y'oung ac eraill yn cyfranu yn hael- 
ionus, gan ddywedyd wrth y rhai anghenog, “ Come on boijs" a 
bod eu blawd càn yn chwyddo o hyd. Cyfranodd un brawd 
yr oll oedd gauddo yn y gasgen, oddieithr yr ysgubion ar eî 
gwaelod. Yn mlien tro, pan aetb y wraig i’w hysgwyd,* er ei 
syndod. cafodd y gasgen yn hanner llawn. Gofynodd iw gwr 
os bu efe yn gosod càn yn y gasgen. Yntau a. atebodd naddo. 
Aeth yntau i weled, a chafodd mai fe'l y dywed hi yr oedd. 
Dygodd hyn i’m cof yr hanes a anfonasoch o freuddwyd a 
gawsoch yna ynghylch prinder yma, pan y gwel’soch yr angyl- 
ion yn gweini i’r Saint, &c. 

Mae Tliomas fy mab a’i deuiu yn by w yn Box Elder. Eel y 
dywedais o’r l)laen, trcngodd un eidion blwydd o i eiddo. Mae 
ganddo etto iau o yebain brâf, pump o wartheg, ynghyd a 
threisiedi a lloi. Mae ganddo ddau blentyn, sef MaryJane, a 
Thomas. . . . 

Mae yr holl Gymry yn y lle hwn yn iaeh, ac yn cofio atoch 
yn fawr — y ddau frawd Jeremy a’u gwragedd ; Daniel lliomas 
o’r Esgerhydd, a David Wiliams o’r Ystrad. 

Cotìwch fi at fy cliwiorydd, eu gwyr a’u plant, ac at eich 

brodyr a’ch chwiorydd chwithau, a’ch mam os yw hi yn f } w • 

Gobeithiaf y deuant yn fuan i ffordd y bywyd Dywtdaf 
nnwaith etto fy mod wedi dyfod i’r unig ffordd sj<id >n 
arwain i fywyd tragywyddol. 

Dymunaf i chwi fv nghofìo at Sarah Williams, Cerbyne, ac 
Anne Lewis, Cwmcôch, a’u teuluoedd, ae at deulu r Llawrbart >, 
teulu y Plough, a’m hen gymmydogion, a’r Saint yn ddiwahan. 

Mae Henry Harris, gynt o’r Talog yn cofio yn garcdig nt0, ‘ 
ae at deulu Rhyd-y-garreg-ddu, ac yn deisyf arnoch i wney 


886 


OtiaöUN SfäT'iN. 


ÿob ymdreclr er cu cael i’r eglwys, fel y gallont dclyfetl drosocld ' 
yr un pryd a eliwi i’r diogeíwcb. 

fiyila dymuuiad öros cich Hwyddiant tyrahorol ac ysbrydoi 
y g.orpiiwys 

Eich anwyl briod, 

Ma y Daniels. 

' Yn yr cnghraifft uchod cavn fod Duw yr un i’r Sainí yn y 
dyddimi hyn a.g ydoedd pan y bendìthiodd y blawd yn y 
eelwni, a'r olcw yn yr ystesi. -Gol. 

LLÖN FV'DD y mormox. 

(TíÌíi — l ‘Pop Cocs the Weask.” 

Er i bawb sydd îs y non, 

Deimlo’n iiwyr anfoddlon; 

A chan gythranl ysgwyd pen, 

Llon fydd y Mormon. 

Nid ymgeisia yn oi fyw, 

Foddio rhai anuoethion ; 

Iiliodio wna ’nol meddwl Duw, 

Llon fydd y Mormon. 

Uned gwawdwyr pena’r byd, 

Bloeddiant fcl eilyiion; 

“ Fedda’r Saint ond twyll i gyd,” ‘ 

Llon fydd y Morraon. 

Gwnaed y balch gyfodi’ ben, 

Gan ymchwyddo’n greulon ; 

A rhocd arall ddirfawr sen, 

Lion fydd y Normon. 

Os pregethwyr “mawr eu dawn,” 

Waeddant rnewn oedfcuon ; 

" F °d y Saint O dwyll yn llawn,” 

Llon fydd y Monriön. 
fcithient liwy bob tret' a gwlad, 
iraetbant eu ’storcuon, 

Dan oer floetldio’n hyll eu iiâd,- 
Lion fydd y Mormon.' 


tJDöOUH SBiOS' 


F.m ddeltroioa chwcrwon chwith,. 
Eilwaitli o elyuion, 

Rhaí hcb grefydd, ond ci rliith, 
Llon fydd y Mortnon. 

Dyoddefa boen a gwawd, 

Dirhaid ar rhyw droion; 

Er dwyn cysuridd ei frawd, 

Lìon .ydd y Mormon. 

Pan yn teithio Ilawer man, 

I Jesoli dynion ; 

Er mai adfyd fydd eì ran, 

Llon fydd y Mormon. 

Pan ar droion gwelir ef, 

Coeliwch, mewn gwasgfeuon, , 

íleb orphwysfa îs y nef, 

Llon fydd y Mormon. 

Aed cenedlocdd gwyllt a gwâr, - 
Filocdd i ymryson ; 

A rhyfelant yn eu bâr, 

LJon fydd y Mormon. 

Deued haint a newyn du, 

Difent yn eehryslon; 

Aed i’r bcdd fawreddog lu, 

Llon fydd y Mormon. 

Gan y gwyr mai felly bydd, 

Nodau ac arwyddion, 

Ac yn gyfiawn Duw a’u rhydd, • 
Llon fydd y Mormon, 

O'r trychineb dianc wna, 

Pawb a fydd yn lì'yddlon— 

Pan o gyrhaedd haint a phla, 

Lion fydd y Mormon. 

Pan fel liyrddod llam pob bryn,. 
Rhua tonau’r ejgion; 

Pan o’i seilínu byd a gryn, 

Llon fydd y Mormon. 



288 TJDGORN 6EION 1 . 

Pan â heibio’r “ hâf ” yn llwyr, 

Fflamia’r byd yn wreichion ; 

Pan elfenau dawdd fel ewyr, 

Llon fydd y Mormon. 

Gynt o Feiiion. JûHN Daties. 


AMRYWIAETIIAÜ, &c. 


îìywkd llytliyr o’r gwersyll fod cwmnioedd y llongau Thomton 
ac Horizon wedi cyrhaedd yno yn ddiogel. Yr oedd ewmpeini 
â llaw-gcirt i gycliwyn drosy Gwastadedd Gorphenaf 14. 

tfÿJT Gokfdwyd ni i adael yr erthygl ar y Gwdhaniaeth rhwng 
y Bedyddwyr a Saint y Dyddiau Cyntejig allan y "tro hwn o 
ddiíîÿg lle. Bydd Llythyr oddiwrtliy Braiud Jeremy yn y nesaf. 

“ Divise Autmority.”— Mae nrgrafflad newydd o’r tracthawd 
hwn yn barod, ac i’w gael yn Swyddfa Lerpwl). 

Yr ydym wedi newydd dderbyn Llythyr oddiwrth 
yr Apostol Ezra T. Benson, o Llundaio, yn roddi lianes fod 
neuaidd y Saint yno yn cael eu gorlenwi â gwrandawyr yn 
awyddtis am glywed y gwirionedd. Ar ol iddo dreulio tua 
chwech wythnos ar y Cyfandir, bwriada ddyfod i Gymru. 


DBRRYNIADAtt A5I LyFRAU O AwST 15 HYD 26 ThOtliaS 

Stephens, £5; John Tiiomas, 8s. 


G Y N N W Y S 1 A D. 

Epiatoì OrsonPratt , 

Tiri> 

27 1 

DnsparUm Tiarthodan 

; 28» 

GolysyddiaeOi-^Hyiit y Cynnadlediluu ....... 


Càu — Llon fydrf y Mormon 

28« 

Amrywiaetliau, &c 

. 28» 

' 


BRT A W Y : 

' 

ARORAFFWYD A CHYHOEDDWYto GAN DANIEL 

W- 

DANIELS. 


h EU 


&&ti\ J2 ŵatiit 



Rnir. 19.] MEDI 13, 185G. [Cyf. IX. 


LLYTIIYE THOMAS JEEEMY. 

Dinas y Lhjn IJalen Mawr, 

Mehefin 29, 1856. 

Anwyl Erawd Daniüls, — Yr ẃyf yn awr newydd ddychwel|d 
o’ch tý çhwi, a chefais yno bleser mawr wrth ddarllen eich 
llythyr cynnwysfawr at eich priod; da genyf ddeall eich bod 
yn mwynhau iechyd, yr hyn sydd yn un o roddion gwerthfawi 
eich Dnw. Gan fod eich priod yn ysgrifenu atoch ei hunan, 
gyda y llythyr-gerdyd sydd yn gadael oddiyma boreu dydd 
Mawrth nesaf, ni wnaf roddi newyddion oddi wrthynt hwy i 
chwi, ond yn unig dy wedaf eu bod yn gysurus, a’r Arglwydd yn 
en llwyddo, a Dafydd yn ddyn mawr cryf a gwrol tebyg iawn 
i’w dad. 

Cefais y plescr boreu heddyw o wrando dau o Apostolion > 
y Dyddiau Diwcddaf yn annerch y Saint yn y Bowery, sef I . 
P. Pratt ac Amasa Lyman. Wedi i’r Apostol Pratt roddí 
ychydig o hanes ei genadiaeth trwy y sefydliadau deheuol o r 
Diriogaeth hon, sylwodd wed’yn ar y nerth a’r gallu mawr 
sydd yn dilyn Saint Duw, pa rai a eneinnir yn ei Deml sant- 
aidd, er na theimlent efallai lawer ar y pryd, ond eu bod yn 
cael eu heneinnio erbyn y deuai galwad am nerth yr eneinniad 
hwnw, megys yn achos Dafydd gynt, yn lladd Goliah, &c. 

Testun y Brawd Lyman yn fwyaf neillduol oedd annog y 
Saint i liarddu preswylfeydd Seion yn fwy-fwy yn barliaus, fel 
19 Pius \g. 


290 


tTDGORN SEfON. 


na fyddo achos i ni gywilyddio pan ddaw y Seion oddifry t 
waered. Annogodd bawb o honom i ddilyn ein parchus Lyw- 
ydd Brigham Young mewn adeiiadu, planu, &c., fel y byddo 
Seion yn ogoneddus, cauys diau y daw y mawrion o biíth cen- 
edloedd y ddaear. 

Mae gwaith yr Arglwydd yn llwyddo yma, er nad mor gyf- 
lym ag y dymunena, o herwydd fod ceiliogod y rliedyn wedi 
dystrywio y cnydau ŷd i raddau helaeth yn y flwyddyn a aeth 
heibio ; etto gwr.eir darpariadau helaeth er cwblhau y Deml. 
Y mae camlas mawr ar waith i ddyfod a dwfr o’r Big Cotton- 
wood i’r ddinas hon, er trosglwyddo y granite stones mewn 
bâdau; bydd y camlas íua 15 milltir o hyd. 

Bydd y gwaith yn cynnyddu yma yn fwy nâ dwbl wedi y 
caffoin ein cyuheuaf i mewn. Mae y cnydau eleni yn rliagorol 
odda; eredir fod dau cymmaint eleni o gnydau trwy y Dir- 
iogaeth nag a fu mewn un flwyddyn flaenorol oddiar pan y 
daeth y Saint yma gyntaf. 

Nid yw manteision y Saint yma wedi bod cystal ag y dym- 
unent er anfon am eu perthynasau a’r Saiut teilwng oddiyna, 
ond daw yn well yn fuan. Cofied y Saint sydd yna nad yw 
Seion wedi cael ei hadeiladu etto ; hyd Iiyny bydd eisicu nertli 
braieli ac ysgwydd er cario y gwaith yn y blaen, o herwydd 
y mae yr amser yn fyr a’r gwaith yn fawr. a chymmaint bytli 
ag a allom i wneuthnr yw dyfod yn barod erbyn y daw yr Ar- 
glwydd Iesu i yraweled â'r ddaear lion. 0, mor hyfryd, frawd 
Daniels, ÿw cael llafurio yn ngwinllan ein Duw; yr Arglwydd 
a’ch benditliio á grym a nerth yr OfFeiriadaeth a dderbyriiasoch 
yma; angylion yr Arglwydd a’ch gwylio ddydd a nos, rliag 
gelynion a dynion drwg, cany 3 ni fu ar ein daear un dyn da 
erioed lieb. elynion. Yr ydych yn cael eich cofio genym yma yn 
nhŷ yr Arglwydd, ae y mae amryw o’r brodyr ffyddlon yn 
gofyn i mi “ Pa bryd mae y Brawd Danielsyn dychwelyd.” 

Pan ddychwelais yma, eefais dderhyniad mawr gan y Lly w- 
ydd Brigham Young a’i Gynghorwyr, ac ereill; y peth cyntaí 
a ddywedent oedd — “ &od bless ypu brother Jeremy.” Yr oedd 
pethau íel ynayn gysur mawr i mi os nid i neb arall 

Carwn i chwi fy nghofio at y Saint anwyl yna fil o weithiau, 
ond at neb yn fwy nâ’r Llywydd Daniels. Carwn i chwi fy 
nghofio yn fawr at fy chwiorydd, ac at eu gwyr a’u plant, a 


TOGORN SEtOJS. 


a<>i 


pMtîb a ddigwyddo holi am danaf. Mae fy nheulu o un fryá 
«aion gyda mi yn dytnuno eu eofîo atoch. Cofiwch fl yn fawr 
ateich Cyr.ghorwyr, a’r Brawd Thomas Harris a’i deulu. 

Os gwelwch yr ysgrif hon yn deilwng o ymddangos yn yr 
Ubgorn, y rcae at eicii gwasanaeth. 

Gorphwysaf yn bresennol, 

Ydwyf, fel arferol, 

Eich brawd yn Nghrist, 

Thomas Jbremy. 


I.LYTHYR G WILYM DDU. 

Dinas y TLlyn Halen Mawr , Meh. 26, 1 856. 

JMrwîL Frawi» Dameis, — Yr oeddwn yn addaw i mi fy hun 
ìawer o orfoledd a phìeser tneddwl yr hydref dyfodoi, gan ein bod 
yo dysgwyl eieh dychweliad adref o’ch cenadiaeth; ond pan y 
clywsom yr hanes o’r “ Star” cawsotn ein siomi yn ein dysgwyl- 
iad; on<l gan fod eich cenadiaeth yn parhau, ac nad yw yn 
debygy cawn eich cymdeithas y tymmor hwn, etto vr ydym yn 
cyd-lawenhau, fel brodyr a chwiorydd Cymreig, fod eich coelbren 
wedi disgyr, i fod yn Lywydd ar ein cyd-gencdl yn ngwlad ein 
geuedigaeth. Yr Arglwydd grasol a’ch cynnalio, ac a gyfrano i 
chwi o Ysbryd eich galwedigaeth santaidd yw fy ngweddi daer a 
chysson, íe, mentraf ddweyd, gweddiau pawb acb hadwaenant 
o’r Cymry, ynghyd a chenedlaetbau ereill yn Seion. 

Ni chymmeraf arnaf yu y llythyr liwn i ysgrifen» llawer o 
newyddion i chwi, gan fod y chwaer Daniels yn ysgrifenu. Mae 
fcwell argoelion am gynnaliaeth dynion ae anifoiliaid eleni nag 
oedd y llynedd, gan nad ydym yn oael eîn blino gan geiliogod y 
rhedyn mor gyffredinol, er eu bod yn dyfetlia rhyw ychydig 
ìncwn rhai manau o’r Diriogaeth eleni etto, ond dim mewn cym- 
hariaeth i’r llynedd. 

Yr wyf tnewn ychydig o ofid ynghylch Mary fy merch yn bie- 
sennol, gan ei bod wedi amlygtt ei dymuuiad i ddyfod i ffwrdd, 
tüown llythyr ataf, ac anfonais innau atti y buaswn yt) talu ei 
îhraul fel ag y gwnaethym â Henry ; ond y mae y ffordd yn 
ymddangos yn gauedig yn bresennol, am y fod y Gweitbfaoedd 
Cyhoeddus wedi sefyll er diwedd y fìwyddyn ddiweddaf, yr hyn 


UDGÖRN SEÎON' » 


3S2 


•'á acbostryd ffan ÿ prinder o herwydd y ceiliogod y rhedÿ» »v 
gychder. Pe buasai y gi»aitb wedi para buaswn wedi talu i’ì» 
J)rvsorfa oyn hyn, ac yna gailwn anfon am dani erbyn y tymtnor 
nesaf. Hefyd y naae rhcoiau y Drysorfa yn fwy cseth yn an:> 
nag oeddynt ; y mae yn rhaid talu yn liawD yn awr cyn anfon . 
Ni wn i pafodd y try pethau allan yr hydref nesat; dywedn y 
cychwyna y Gweithfaoedd Cyhoeddus ar ol y oynheuaf, ond bydd 
vn ddiweddar y prvd hyny i anfon erhyn y ty mmor nesaf. Mi 
ddymttnwn aruoch chwi, anwyi frawd, os gwelwch ryw gylie e. 
hanfon feì gwasunaethyddcs gyda rhywun, hyny yw, os na fydd 
yn drafforth a rhwystr i chwi, ohlegid ystyriwyf fod pwys eich 
galwedigaeth eisoes yn fawr, heb i neb eich llwytho a rhyu 
negeseuau fel hyn. Yr wyf wedi talu Capt. Davies a’rhrawò 
Sylce* ; adeiladais bob o òỳ iddynt y llynedd, ac yr wyt yn fodd- 
loh gwneyd fy ngoren ar ran M ary etto. 

Y maeteulu Neff ynsòn llawer aia danocìt ac y maent yn cofio 
atoch. Yr oedd yn dda iawn gan Ann a roinnau ganfod eich 
Uythyr, ac eìch bod wedi gweled ei niam. Yr Arglwydd a lwyddc 
eich ymdreoh i ddwyn rhai o honynt, os nid i gyd, i afael iacb- 
awdwriaeth. Anwyl frawd, y mae arnaf hiraeth am eich gweleu. 
a ch aei cyrodeithasu â chwi. 

jEich serchiadol frawd, 


W»*. í.ft.WIS. 


I.LYTHYR JOHN PARRY. 

Winter Quarters, Gorph. 27, 1856. 

Anwyi, Frawij 1)an íels, — Yn oi eich dymuniad, wcie yr wyr 
yn anfon ycbydig o'o haues t chwi trwy lythyr, gan obeithis y 
gwnewch esgusodi ei fyrdra a'i wallau, am fy inod mewn bry» 
ìnawr iawn. 

Mae yn dda genyf allu eich hyshysu fy mod i a’m gwraig yn 
iach, ac fod y gwersyll yn gyffredinol yn mwynhau iechyd rhag- 
orol o dda. Nid yw yn fuddiol i mi roddi hanes ein taith dros y 
môr i chwi, gan fod hyny wedi cael ei wneyd gan ereill. Oed wi 
a ddywedaf mai môr daith ystormus anghyffredin a gawsom, etto 
ni fu neb farw ond yctiydigo fabanod bychain. Daethom drosedd 
mewn tua phurap *wytbnos, sef i Boston, yr bou sydd yn 


aöeoiîisr -seioìt 


nt 

* 1#t 3ä neillduol. Daethom oddi yno i ddinas Tcwa gyda y Iîheil- 
îordd. Paivb yn iach, oddieithr rbai babanod, yn mhlith pa rai 
vr oedd fy maban fy hun. Buom wyth diwmod yn teithio ar yr 
iitieilffordJ, ac arosasom yn ninas Iowa am dair wythnos; yna 
oychwynodd o gwmjias tri chant o honom tuag yraa. Edward 
B U üker yw ein Idywydd, a thri o honom wedi ein gosod yn 
Gaptainiaid ar y cannoedd. Cyrhaeddasom yma gyda’n llaw-geirt 
mewn oddeutu tair wythnos yn iled llwvddiannus, agos i 300 o 
dlltiroedd, heb ddira triarwolaethau ond un baban, eríbd genym 
rai hen bobl, o bedwar ugain i gant oed, pa rai oedd yn oael eu 
eario jrn y wageni gyda'r ymborth. 

Grwguachodd amryw am nad oedd cyílawuder o fwyd yn cael 
ei roddi, a safodd rhai ar ol o’r herwydd; ond yroeddwn i yn byw 
ar yr hyti agoedd yn cael ei roddi allan, ao yn llafurio gymmaint 
ag undyn yn y gwersyll, a deallwch fy mod yn fyw,ac yn edrych 
yn »ell ac yn iachach nag y bum erioed o'r blaen, er fv mod yn 
ýstyried fod yr ymborth yn lled fychan ; ar yr un pryd yr oedd 
tioethinel) vn hyn~, oblegid yr oedd gan bawb o honom braidd, 
fwy o iuŷgage ueu o lestri nag oedd yn ganiaíäol. A thrwy y 
«yullun liwnw fe wertbwyd y pethau afreidiol am ymenyn a chig, 
&c., hyd nes yr ydytn yn awr yu barud i gychwyn dros y plaius, 
er fed eisieu arnom leihau amryw bethau etto. 

Yr wyf yu ineddwl ua arosodd neb ar ol ond y rhai hyny oedd 
yn analluog idáWdim at eu cludiad eu hunain. Y mae tligon- 
•ídd o ymborth yn cael ei ganiatâu i ni oddiyraa i’r DyÉfryp, 
hehlaw yr liyti a ellir ddysgwyl i’n cyfarfod. 

Yrydyin yma er wythtios i diloe, a bwriadwn gychwyn tua’r 
Dyítryn dydd Mawrth nesaf os gallwn gael pob peth yn barod 
i'r duith. 

Gẅlad ragoroî o liardd a phrydferth yw yr America, llawnder o 
eohpeth ond o drigolion. Ni welais i neb yn edifarhau am eu 
bod.wedi gadael yr hon wlad, ond yn canmol Duw am eu givar- 
sdigscth o honi. Clywsom fod golwg am gynheuaf rhagorol o dda 
J» 7 Dyíîryu eleni. Mae peb petn yn lida gyda ninnau. Mae 
îtt'iimiuedd y llaw geirt yn rnyned yn y blaen yn jirst rate. Mao 
yu hawddach genyrn gerdded ugain milltir y dydd ynawrnag 
'd d genym ge.rdded deg ar V dechreu, a phawb yn cynnyddu 
®ewn nerth ac iechyd, yn ol prophwydoliaeth y l'rophwyd 
ùdghatn. 


EBöORÎi SBÎOIÎ. 


2ÿ4 

Nid oes genyf anoser i ysgrifenu fawr y» rHagor ; nìs gaîiaf 
gael amser i ysgrifenu at y rliai a addewais. Dymunaf arnocU 
fy nghofio at yr holl Saint yn Nghymru, yn neillduol fv mrodyr 
a’m chwiorydd yo y Gogledd. Carwn yn fawr en gweled wed‘ 
cae'. gwaredigaeth o grenîon gaethiwed Dabilon r ngoneddu- 
ryddid plant Seion. 

Mae Thomas Morgans gyda mi yn awr, ac y mae yn anfon ei 
gofio atoch yn fawr. Yr wyf finnau yn anfon fy nghofion 
g-wresoeaf atochchwi ac at eich Cynghorwyr, ao at Lywyddiaeẁ 
Cynnadledd Sir Ddinhych ac 8t Saint eu gofal, Dymunaf eich 
Uwyddiant yn mhob peth. 

Ydwyf eich brawd yn Nghrist, 

Jonre 1 ’abry- 


TEPMLAD CENADWR. 

Llanfermiallt , Aws ? 25, 185tì. 

Mr, Gol., — Da genyf gac{ y cyfleusdra presennol i roddi rhyw 
ychydig o hanes fy nhaìth drwy y wlad i chwi. Yr wyf inewn. 
liawn penderfyniad i gytìawni y cynghor a gefais genyeli tnewn 
perthynasi lafurio yn mhlith y byd,er fy mod dan iawer.o an- 
liawsderau yn fynycb. Pregethais allan neithiwr yn y dref i am- 
ryw o wrandawwyr astud. X i d wvf wedi bedyddio neb hvd yo 
hyn, ond y raae arnryw yn y dref hon, ac tnewn trefydd ereiíi, yu 
credu yr egwyddorion, ond rti feddant ddigon o ddewrder yn bre- 
sennol r ufyddhau, o herwydd nad oes Cangen wedi oi sefydia 
yma ; y mae genyí ffydd y daw rhai ailan cyn bo hir. Y mae 
gelynion y gwirionedd yn cynhyrfu yn fawr mewn rbai manatt 
o Str í’eisyfedj gan godi cynhwrf pan fyddaf yn pregethn, ac y 
maerit yn annog en plant i tloeddio ac ysgrechain, nes y mae yr 
onestiim eu calònau yn teimlo, a <s yn dyfod i ddeall mai dyfais y 
diafol yw hyn otl, er rhwystro dynion i wrandaw ar was Duw yn 
pregethu yr efengyl dragywyddol yn nghyflawnder e; hendiîhion. 
Yr wyf yn caeí fy nghalonogi drwy Ysbryd Dtiw,nes yr wyf >'« 
teimio yn wrol yn mhnethder y frwydr, gan gaelcyftawn adna- 
hyddiaeth fod Duw gyda mi 

Bu y brawd John Jones, Llywydd Brycheiniog gymtfgyd! 1 1118 
yn pregethu fel cawr vn Llanfair a Rhiadr, &c. liu y bra®<ì 


UWOORN SEION. 


295 


íiihn Jones fel taJ i mi cyhyd ag y bu yma, a'm dymuuiad yw 
ari feriditli vr Arglwydd i’w Ranlyn. 

Yr wyf yu teimio yn dda gyda gwaith yr Arglwydd, ac yu ddi- 
clcligar am gaal rhan yn y gwaith raawr a.phwysig hwn. Te.imlaf 
liyfrydwch mawr yn fynych trwy ymneillduo i'r dirgel i weddio 
.aryr Arglwydd. Hyn yn fyr oddiwrth 

Eich gostyugedig frawd yn Nghrist. 

Jose.ph Grifht.bs. 


CYFRAITH Y DEGWM. 

(M. N.-«. 7.) 

îlENFfrcn groesaw cyfraith Degwm, 
Tyr’d yn mlaen i gael dy ran, 
Cefaist lawer o’th ddirmygu 
A’th rspeilio’n Hawer man; 

’Nawr ymwelaist ti â Chymru, 

Yn dy foneddigrwydd tnawr, 

Ac yn enw’r hwn a greodd 
Yr boid nef a’r ddaear lawr. 

Cefaist -dy groesawu ’n hawddgar, 

Gan yr hybarch Abraham, 

Ac fe ddysgodd idd ei deulu, 

I’tti ddyrcbafu yn ddinam; 

Jacob hetyd a'th l'awrygodd, 

Gan dy harchu yn mlioh uian, 

Ac o’r oll o’i eiddo beunydd, 

Cefaist ganddo ’r ddegl't d ran. 

'Nis gall neb dy snrhydeddu 
Heb gael ll'ydd ben Ahraham, 
Dyraa'r rhai a’lh wir gofleidiant, 

Ac a’th garant megys mam ; 

Pawb syiid heb y ffydd a nodwyd, 
Sy’n dy gamgymmeryd di, 
tìan dy ’styried megys gormes, 
îr’äj eu ’speilio o’u holl fri. 


TTDGORTT SEION. 

Omî y rhai a feddant gyíran 
O’ranwylaidd werthfawr ffydd,- 
Credánt m'ái eu lles a gei9i, 

A’u dyrcliafu wna'i iwb dydd ; 

Crédant hefyd ’r holl gyfreithiau, 

Sydd i dd’od o Seion gu, — 

Ni thramgwyddant, ac ni fethant, 

Yn hilll bynciau'r nefoedd fry. 

T. CONW.rir. 


ü D G 0 11 N SEION. 

> e»! 

jàeren ij ^aint. 


DYDD SADWRN, MI5DI 13, 1856. 

Newtddion o’r Dyffryn. — Galwn aylw eiri darllenwyr at 
y llythyron sydd yn nechreu y rhifyn hwn. Y mae llawer & 
frodyr a chwiorydd yn Nghyrnru sydd wedi cael addewid gan 
eu perthynasau yn Seion, y byddai iddynt anfon am danynt 
cyn hyn, ac etto heb wneyd, o ba achos y mae llawer wedi 
g" angaloni ac wedi myned i wanòbáith na anfonir byth anr 
danynt. Ond trwy lytlryron y brodyr Tironras Jeremy a Win. 
Lewis dealla y Saint fod yr oediad lrẁn wedi ei achosi gan y 
prinder a fu ytr Nhiriogaetlr Utalr yn ddiweddar o herwydd 
ceiliogod y rlredyn, &c. Deallir hefyd trwy y “ Deseret News” 
a tlrrwy anrryw lythyron heblaw y rlrai cyferriedig, fod gwell 
argoeliorr am gynhcuaf rrrwy toreitliiog nag a welwyd erioed o’r 
blaen yno. 

Dyfynwn a ganlyn o lythyr a ysgrifenwyd gan B. Young h'- 
Orson Tratt, dyddiedig Meh. 30 : - 

•’Mae yr Indiaid yn lteddychlawrr, a llawer o honynt yn ddi- 
wyd gyda galwedigaethau arnaethỳddol; y rhaifu yrr wrthwyn- 
ebol yn y gwanwýn, gydag ertlrriad o Tintíc, a ddaethant i 
fewn, a dysgwylir e f yn fuan. 

Dechreua y cynheuaf yn fuan, torir ychydig haidd yr 



ÎJDGORN SEt'Oîf 


297 


Mms hon. a pheth gwenith yr wytìmos nesaf, ond nid rhyw 
X cýn y i'ôfed' néu' yr 20fed o Gorph. Yn,borth, wrth 
sv: ld vn parhiiu yn eithaf prin. 

‘ nL y dwfr yn eithaf prin er dyfrhau, yr hwn a achosa 
oolled o m ýd. Dygasom ý Big Cottonwood, fél'y gellir e> 
ddwyni’r jìve-acre ìots a’r rhan ddwyreinîol o r Ddinas, ac yr 
vdys yn gweithió o hỳd fwy neu lai ar y camlas liwnw, yr hwn 
iL vn v diwedd, o ÌeShad mawr i’r Ddinas, nid yn umg 
méwn diwälliad dwfr er dyfrhau, ond hcfyd er trosglwyddo y 
9 nmiU-roclé at adeiladn. Gobeithiwn ei gael i weitln-ediad yr 

hvdrefhwn. , 

' « Mae iechyd y cyfundeb yn dda yn gyífredin, a r cnydau yn 
i-yffredin a edrychant yn rhagorol. Danfonwn weddeuau ae 
ymbòrth 1 gyfarfod a’r cwmnioedd ymfudol mor gynted ag y 
awn ddigon o gynheuaf, o'r hwn y gallwn gael digon o fiawo 

at hyhy.” 


Ymfudiad;— Yr holl Sairit a ewyliysiant ymfudo yr hydref 
hwn, a annogir i anfon yrá'a, gyda brys, eu .£1 o flaen-dal, 
cnwau, oedran, lle genedigol, galwedigaethau, a’u cyfarwydd- 
iadau. Mae yn debygol y danfonir allan long ryw amser yn y 
mis nesaf; a dymunir gwybod o leiaf un rnis cyn ei li »} ia i . pa 
nifer a ewyllysiant, gael lle ynddi. Dynmnir cael oeiìran yr 
lioll fabanod o dan ddeuddeg mis.' 


CYMMANFA SIB FFLINT. 

Ilhosllunerchrugog, Aíedi 1, 1856. 

Mn. Gor,.,— Cynnaliwyd y Gymmaufa uchod yn yr Wyddgrug, 
Suly 24ain o Awst, pryd y cawspm gymdeithas amr>\. fi r 
a swyddogion dyeithr. Cynnaliwyd Cynghor yn yborcu, c 
ddechieuwyd trwy ganu a gweddio gan yr Ilenuriad B.umu: 
l’arry, Rhos. Yna llefàrodd y Llywydd Thomas Rees ar d..y- 
ban ein dyfodiad at ein gilydd, ac am y fraint o ymgynnull >n 
nghyd i ymwneyd â gwaith a gẃasàhaeth yr Arglwy dd ) y 
dyddiau hyn. 

Yna galwyd ar yr ysgrifenydd i ddarllen y cynnrychio >**< » 
cyfanswm o ba un sydd fel y canlyn,— Hen 19, Oh. -Yth. 5, , 


298 


UDGORN SEIOK. 


Día. 2, Bed. 2, torwyd allan 3, ar wasgar 9, cyfan 103. Wedî 
hyny cawsom ein hannog gan y.brawd Israel Evans; dysgodd 
yn fywiog a gwresog am waith Duw ar y ddaear. Yna eym- 
meradwywyd holl awdurdodau yr Eglwys yn unfrydo), ac y« 
ganlynol cawsom addysgiadau buddiol a llesiol gan Israel 
Evans a ehan y Llywydd Thomas Eees. Terfynwyd y cyfarfod 
boreuol trwy ganu agweddio gan Griffith Iioberts. 

Pregethwyd i gynnulleidfa liosogiawn yn y prydnawn gan y 
brodyr Griffith Roberts, John Jones, ac Israel Evans. Yn yr 
hwyr pregethodd y brodyr Noah Jones, Griffith Roberts, Jolm 
Jones, ac Israel Evans. Yr oedd yno rai o elynion v Saint wedi 
dyfod yn nghyd, gan chwennych codi cynhwrf, ond er eu 
gwaethaf fe dderbyniodd rhai y gwirionedd. Ni fedyddiwyd 
ond dau y noson liono, ac arwyddion am ychwaneg. .Cafodd y 
brodyr nerth Ysbryd Duw i bregetbu yr efengyl drwy y dydd, 
a r onestion eu calonau a ymbleserent wrth wrandaw. Terfyn- 
wyd gwaith y dydd trwy weddi gan John Jones. 

T. Rees, IJywydd, 

A. Cearke, Ysgrifenydd. 

[Derbyniasom lythyr arall oddiwrth yr Ilennriad J. Jones, 
yr hwn sydd yn cynnwys yr un hanes a’r un biaenorol. Mae 
yn dda iawn genym ddeall am y ilwyddíamt á’r argoelion dai- 
onus a ddilyji.ant.Jafor eiinbrodyr yn y Gogledd.— Goi,.] 


' YIÌ OPFEIRIA DAETH. 

- Mab rhvw gynhwrf garw iawn, 
Yn y gwersyll; 

; Ofni mae y roawr eu dawn, 
! Nawr ein sefyll ; 

I'Nerth yr OtFeiriadaeth yw, — 
Ee orehfyga, 

< Gau grefyddau o bob rhyw, 
Haleliwia. 

Mewn awdurdod y mae hon, 
Gan y Seintiau ; 

Ninnau sydd a’n gwedd yn.Uop, 
Arn ein breintiau : 


TÎDGORN sbion 


re lywydda’n ddinacâd, 

Yr holl fydoedd, 

Hon ddyrchafodd ein hoff I)ad ; 

Fry i’r nefoedd. 

Hebddi nis gallasai Duw, 

Greu’r planedau, 

Na rho’i iddy.nt ’nol eu rliyw, 
Santaidd ddeddfau; 

Ar ein pelen fechan ni, 

Fe ganfyddir, 

Mil o filoedd maith diri’. 

. Yn dra eglur. 

0 wrthddrychau bach a inawr, 
Er ein syndod, 

Trwy ei grym bodolant ’nawr, 
Gan y Duwdod ; 
Deddfau aniau dan y nef, 
Lywodraetl.ir. 

Gan yr Ofifeiriadaeth gref, 

Er ein cysijr. 

Breiniol allu uchel ryw, 

Fe lywydda, 

Cangen o’r un fiaenaf yw, 

Fwy a wada? 

Mae bendithioiisynddi’n ’stôr, 
Clod am grefydd, 

Hon fydd sylfaen gorsedd lôr, 
Yn dragywydd. 

Galwyd Iesu ’n cyfaill màd, 

Yn Offeiriad, 

Trwy lvv santaidd gan ei Pad, 
A chyssegriad ; 

r 'v-ydd anfeidrol uwch a gâ'dd, 
Bhosyn Saron, 

‘■lâ’r Ofi'eiriaid uchel radd, 

’Nol urdd Aaron. 

Hyd orseddfainc fawr y Tad, 
Geill ddyrchafu, 


300 


UI>60KN SEION. 



A’r iselaf gylch yn riiád, 
Mae’n lywyddu; 

Nid oes dechreu iddi, clyw, 
Mae'n drag’wyddol, 
Niii rhyw gysgod diddim y w, 
Un sylweddol. 


Trwy’r bydyssáwd oll o’r bron, 

Ni cheir iddi 
iíiaint, na neb achau llon, 

Yn bodoli ; 

Os edrychaf draw drwy íFydd, 

Yn mhen oesoedd, 

Ni chaf ddiwedd ar ei dydd 
Trwy’r canrifoedd. 

Gan fod Crist ein nefol Ben, 

Yn ttieddiannu, 

Y swydd ÿma tra îs nen, 

Gwnaeth gyfranu; 

Yr un urdd i luoedd maith, 

0 blant dynion — ' 

Caf eu gwel’d ar ben fy nhaitb 

Draw yn Scion. 

í r dyffáethwch aeth y wraig. 

1 ymguddio, 

I rwy fod beutiydd yr lien ddraig. 
Yn ei hlino; 

Aròs yno wnaeth v n wir, 

Dros gatirifoedd, 

A thy wyllwch' dros y tir, 

A ymdaenodd. 

Fc gymmerwyd ’nol j’r nef— 
Ddwyfo! senedd, 

Y wir Offéiriadaeth gref, 

At yr orsedd ; 

Hon nis gali’sai’r sarff a’i lìid, 
Byth ddyfetha. 

Oenir iddo trwy ein byd, 

Sáin. Hosanna. 


CDGOilN SE10K. 


30 á 


Gwe'lwyd goleu dysclaer draw, 

Yn ymddangos, 

Mae benditliion fyrdd gerllaw. 

Yn ein haros; 

Wel. atolwg, pa betli oedd— 

Yn goleuo, 

Canys uchel iaẃn y floedd, 

Glywyd yno. 

Angel ydoedd ýn'y nef, 

Lawr yn dyfod, 

A’r Efengyl ganddo ef, 

Mewn awdurdod ; 

Ac i’r Prophwyd .Toseph Snnth, 
Fe’i dadguddiodd, 

Uchel fydd ei enw byth, 

Am a gafodd. 

Mae Elias gwedi d’od, 

I’r eyfandir, 

Pob peth gynt ag oedd mewn b(xt, 
A adferir; 

A’r mab gwryw hefyd ddaeth, 
Mewn mawr allu, 

Seiniaf glodydd ar fy nhaith, 

I Grist Iesu. 

Joseph, y Gweledydd mawr, 

A’i derbyniodd, 

Ae i luoedd ar y llawr, 

Fe’i cyfranodd ; 

Canys engyl cedyrn nef, 

Yn sylẃeddol, 

Ddarfu ei ordeinio ef, 

Yn Apostol - 

Careg o Gumorali draw, 

Oedd mewn daear, 

Dorwyd heb gynnorthwy llaw. 
Yn ddiweddar ; 

Treiglo wnaeth o dòn i dòn» 

Gan orchiÿgu, 


302 UDGOliN SEION. 

Nes y daeth i’r ynys lion, ■ 

Er ein lloni. 

Holl drloethineb dynolryw, 

A ddilëir, 

Trwy nerth Offeiriadaeth Duw, 

Fe’i gorehfygir ; 

G welir ’nawr wrth oleu elir, 

Mai breuddwydio, 

O'edd y mawríon rai yn wir, 

Fu n esbo<’io. 

Maef im'ab gwryw mewn nertli ’uawr, 

O fëwn Cymru. 

Carwyr y cyflogau mawr, 

Sydd yn crynu ; 

Gau-athrawon o bobrhyw, 

A’r esgobion, 

A’r crefyddau croes i Dduw, 

Ofnant Seion. • 

Am fy mod yn un o’r Sâint, 

’Rwyf yn moli, 

Annhraethadwy yw y fraint, 

Wyf yn feddu ; 

Séf cael swydd yn Eglwys Dduw, 

Swydd ysbrydol, 

Nid un ddynol egwan yw, — 

Mae’n dra nertliol. 

Unwn Seintiau yn un llef, 

’Roddi moliant, 

I’n Tad santaidd yn y nef, 

A gogoniant ; 

Canys synagogau’r byd, 

A ehwylfriwir, 

A bloeddiadau’r “ Peirch” i gyd, 

A ostegir. 

Diolch, gwelaf Deml draw, 

Yn y Dyffryn, 

Dle daw’r Brenin maes o law, 

Yn dra sydyn ; 

Minnau áf dan ganu’ llon, 
l’an caf genad, 

O fewn muriau santaidd hon, 

Ilyn yw’m bwriad. 

o Cjohg Hwlffordd, ■ Dewi Ioan Dv>eü. 


UDGORN 8BI0N. 


863 


LLYFHAU A R W E R T H 

0A\ 0. DANIÉLS, YN SWYDDFA “ UDGORN SEION,” ABERTAWY, 
A'r Prisiau i’r Cangenau a’r Cymiaiileddan. 

Lh/fr Monnon, yn rhwym 4s -, — 4s 3c. 

Athrawiaeth a Chyfammodau, yn rhwym 3s , — 3s 3e. 

Llyfr Hymnau, rhwymiad harddat 2s 3e, — 3s öc 
Etto, yr ail oreu 2s, 2c. 

Etto, o groen llo cryf Is 9c; — Is 11 c. 

Udgorn, beion. Cyf. I— IV, yn rhwym 3s yr un. Cyf. V., 
Is I0|c. Gyf. VI., 2s. Gyf. VII., 2s 1 O^c, heb eu rhwymo. 
Hefyd, Cyfrol VIII., yr un bris. Elw o 1 rhifyn o bob 20 i'r 
Cangenau. 

Prophwyd yyuhili,. Cyf. III., heb ei rwyino 2s; 

Traethodäu o waith Capt. Jones. 

Yr Eurrjrawn. Ysgrythyrol, yn rhwym 3s; — 3s 2c. Heb ei 
rwyrao 2s 4c 2s 5c. 

Pẃyyw Diiw y Saint, y cant 178 <ic; — 1 9s I0c. 

Y> Iíen Grefydd Newydd, y cant £ I I8s ; — £2 tis. 

Annerchiad , y cant 10$ ; — 1 Is 6c. 

Guirthbrofion i’r Spaulding Story am Lyfr Mormon , y cant 
l4s 2c ; — lös H'c. 

Anmhobloyrwydd Mormomiaeth, y cant Gs ; — 7s 6c. 

Arweinydd iSeion, y eant I ls; — 12s. 

Pa beìji yw Mormoniaeth, y cant 3s;— 3s 9c. 

Pa heth yw tìrâs Cadwedigol, y cant 3s 6c; — 3s l lc; 
Gwahoddiadau, y cant ls lOc. 

Traethodau o waith John Davis. 

Llyfryr Eglwys, yr un I Is. 

Yr Uynsyddo Ran. &c., y cant 6s; — 7s. 

Epistol Cyjfredin cyntaf, y cant 6s 6e ; — 7s 6c. 

Iraethaẅd ar Wyrthinu, y cant 6s; — 7s. 

Tráethodauar Wyithiau. Rhif. 1 — 6 , y cant 6s ; — 7s. 

Pregethu i'r ysbrydion yn Nharchar, y cant 5s 6c ; — 6s 6c, 
Ewch a Dysgwch, y cant ls 8c;— ls lOe. 

Ymddyddanion, y cant 2s 9C; — 3s. 

Profwch boh peth, y cant 2s 9c ; — 3. 


304 


UDGORN SËSON. 


“PBIODAS A MOESAU YN UTAH,” 

S v DD uewydd ddyfod allan o’r Wasg. Ei bris i’r Cynnadleddaa 
yl 7 s v cant ; í’r Cat.genau 8s y cant ; ac i’r cyhoedd am lc 
vr un ' Na foddloned un Sant ffyddlawn i neb o 1 gymmydog- 
ion fod yn anwybodus o gynnwysiad y traethawd hwn Ym- 
dreched* pawb ci oreu i wasgaru hwn yn ol cynghor Duw. 
Gosodasom a ganlyn ar ci amlen 

« GyfeiUion,— Na adewch i ddylanwad gaugrefydd gynhyrfu 
eich nwydau i ddiystyru ein cenadwri atoch; canys gwirionedd 
diwrthbrawf yw y fod Duw wedi llefaru or aefoedjl yiiy 
svdd yn rhaid i chwi wneuthur er bod yn gadwedig. ley 
gwneleeh bob peth arall a orchymyna pob enwa. , ac esgeuluso 
V o’orchymynion a ddadguddiodd Duw, m fyddech gadwedig. hi 
hu ac nid oes bywvd tragywyddol yn addawedig ond yn cNie 
îwy ufyddhau^ BOB GAIR A DDAW C) ENAÜ DUW 
boed v 'gair hwnw a fyddo. Nid dwyfol y dichon fod crefydd 
v sawl a gyfnèwidia un iot o orchymynion Iesu G-nst pe eu 
Lffesid, peeu eanmolid gan, na pbe yr haerai holl ddoethineb 
fldynol y byd i’r gwrthwyneb ; o ganlymad er niwyn eteh 
hachubiaeth dragywyddol na huder chwi t’w coelio. Iíefyd. F 
cyd-haerai pob pregethwr. awdwr a golygydd, na. chredwcb 
liwynt, canys ein gelynion ydynt — pregethwyr cynoguh,.,,.. 
rhai sydd yn trin Gair Duw yn dwyllodrus, a rhag ofn iw 
mhasnach i ballu, cyhoeddant bob celwyddau ar Samt y bor- 
uchaf Dduw er mwyn eieh cadw chwi mewn tywyllwch, ac 1 cn 
rhwystro chwi i íyned i wrando ar, a deall athrawîaetli y haint. 
ac i glywed gair Duw yn eael ei bregethu megys y mae yn yr 
lesu' Mynwch eich tracd yn rliyddion o lyfy theiriau traddod- 
iadol y tadáu, ac ewch i wrandaẁ ar Saint y Dyddiau Diwedda 

y rhai sydd yn pregethu yn eich cymmydogaethau— ae agor- 
woh eich drysau i weision Brenin y Gogoniant ddod 1 tewn 1 
bregethu efengyl yr hedd, yr hon a ddwg dystiolaeth 1 criwi 
rwy Ysbryd Duw o’cli cyromeradwyaetli ger ei fron.’ 


CYNNWYSIAD. TIJD 

. 2ÍS 

LUHiyr Tliomas Ji-remy 2Q1 

Llythyt Gwilym 

Llythyr Jolin Parry 204 

Teimlid i!)r> 

Cyfraith y ' 

Golysyddiaetli— Newyddion o’r Dyffryn— v infudiad ••••■•• 2 „, 

Cymmaufa Sir 

Yr Offciriadaeth * 


A li Ìi R T A W Y : 

ARGRAÎTWYD A CIIYHOEDDWYD GAN DANIEI, DANIELS. 


UDGORN SEION, 

NRU 


&rreh n #aínt. 



Rhif. 20.] MEDI 27, 1856. [Cvf. IX. 


LLYTIIYR Y LLYWYDD I). JONES. 

Giuersyll Israel, 

Ger Dmas Iowa, 

Gorphenaf iyàd, 1856. 

Fí anwylErawd Daniels,— Welc yr wyf etto yn fyw, er eich 
bnd yn otni bellach, efallai, o lierwydd fy hir ddystawrwydd, 
fymod ar y Plains, neu yn y byd arall. Y gwir yw, yr oedd 
gofalon dros y 700 pobl a roddwyd dan fy ngofal wedi fy 
ngoriwytho mor drwm, nes, erbyn cyrhaedd yma, nid oedd 
digon o nerth ynwyf braidd i fÿw yn hwy, ac nid am yn agos i 
dair wythnos y gwyddwn i na neb arall yu mba fyd y bÿddwn 
írannoetli. Erbyn hyn, drwy ddaioni fy Nuw, mae gobaith 
yt estyna’m heinioes wyddys pa hyd. Diolch iddo am hyny 
Ysgrifenais atoch yn Iielaeth o Boston. Dio’lch i chwi am 
«idi Ilythyrau cysurol oddiyno, a chefais un yma hefyd, yr hyn 
brawf nad yw y cefnfor na’r cyfandir wedi lleihau y serch a’n 
cylymodd yn un cyhyd, ac yn annatt - dadwy hyderaf. 

Daethom o Boston hyd yma mrwn wyth niwrnod ar hyd 
cledrffyrdd, ac am £2 6s. yr un, harner pris i’r rhai oeddynt 
tan U oed, a chludo cant pwys heb dalu. 

Ymddygodd y cyffredinolrwydd o hobl y wlad hon tuag attom 
yn ddynol, er fod rhai dynion anllad a drygionus yn ceisio hudo 
ymaith rai o’r cliwiorydd yn mhcb man lle caffent gyfle, ac 
mewn amryw drefydd, megys Buffalo, Toledo, Chicago, a Kock 
20 Prib 1 g. 


306 


ÜDGOEN SEIOS. 


Island, yn enwedig yr olaf, gorfu arnom wylied y cerbydau o 
tan arfau, nos Sadwrn, ac ymladd â thorfeydd o fythîaid tebyg 
i’r rhai oeddynt yn Sodom gynt drwy y dydd Sul ag arfau, 
pastwnau, picwyrcli, a chleddyfau er eu cadw rhag rhuthro ar 
y chwiorydd, ac yn wirymladdodd yr lioll frodyr yn dda hyd 
fuddygoliaeth, ac er na chawsom l'awer o help gan y Sirydd a’i 
fyddin, bu mor garedig a rhoddi y rhyddid i ni o amddififyn ein 
hunain, ac nid cynt y cafwyd liyny nac y rhuthrodd y fyddin 
Formonaidd fach i ganol y Uu, gan fedn eu ffordd o’u blaen 


mor llydan a’r heol, a yuessiwch chwi pwy oedd ar y blaen o 
lionynt. Drannoeth, profwyd o íiaen y Maer fod y gwaedgwn 
hyn wedi tyngu ffyddlondeb i’w gilydd er helpu cu gilydd i 
iadrata y benywod glanaf o’n pütli i wasanaetlm eu pwrpas 
dieflig eu hunain, a dioleh i rym arfnu a dewrder cydfîlwyr na 
lwyddasant ddim. Yn y dref flaenaf a enwais gorfu arnaí 
grynhoi ychydig ddetholwyr gyda mi ac ysgubo y stattcm o’n 
blaen, drwy gennad y Stution Master , o’r flleiniaid oeddynt yn 
rhuthro i blith ac yn inëultio y chwiorydd pan yn newid cer- 
bydau ar nwyfau, a bwgwth torri gwddf y r blaenaf a ddcuai i’w 
plitli i r perwyl. O- mor ddiolchgar oeddwn i aliu tiriö y cwmni 
ar y tir oyssegredig hwn, yn mhlith Saint a brodyr lle y bydd- 
ont yn ddiogel. Teimlwn fel pe buasai fy ngwaith ar ben 
braidd, a r ddiadell fach ddiniwed wedi ei gwared oddirhwng 
dannedd bleiddiaid, a’u dwyn i’r gorlau yn ddiogel oll- bob un. 
Oddieithr y gofld hyua, daethom hyd yma yn gysurus, rhad a 
llwyddiannus, yn heddychol ddirwgnaoh, ac undeb a ohariad 
yn cynnyddu yn ein plit’n. Mewn gair, ni allaf, roddi gormod 
o ganmoliaeth i r brodyr anwyl, ac nid llawer o eithriadau fu 


yn mhlith y rliyw arall, abu yr ychydig hwnw ymhron a chostio 
y bywydau goreu yn y gwersyll. Dim ond y felldith, trafferth 
a plvoe “ sydd y n dil y» y diafol caru ar y ffordd i Seion, a hwn 
y'.rpri oiby y gwr drwg j ddyfetha yr ieuanc ac i boenydio 
eu Uywyddion a’u cynghorant yn well. Ond digon am hyna, 
er em hod m yma yn gorfod gwylied y gwersyll a llu er cadw 
y cadnoaul o’n plith y nos, a chwi a chwarddech wrth weled 
am e un > n y fagl. Diolch i’n Duw mae wynebau yr holl 
Lywyddion sydd yma. (ac maent yma o bedwar cẁr y byd 
i *j ai , ,’.~ n a ' , ' r i ar eu d;irdd a dref,) wedi eu gosod fel y gaflestr 
m a ‘°S eiu l )rit addurn y rhyw arallar gostpob pcth„. 


IU0GORÎI SEION 307 

Mse trì chwmni wedi cyehwyn gyda y Uaw-geirt er’s rhai 
wytlmosau, ac un o honynt o Gymru, tua 300 o rif, er’s tair 
wythnos yn ol. Cychwynasant mewn canol bonllefau o hosan- 
ah a gorfoledd. Hebryngais hwynt y dydd cyntaf, a’u lninig 
ofid oedd na buaswn yn cael tnyned gyda hwynt : o herwydd 
hyn llefaì liawer; ond cynghorwyd fi i aros yma i gynnorthwyo 
y Llywydd Spëhser, &c., i gychwyn y cwnmiocdd o’n blaen 
Daeth yma dros ddwy fil o bobl o Loegr, ar fy ol i: mae dros 
fil wedi cychwyn tua’r gorllewin pell ; tri chwmni o wyr traed, 
yn cynnwys tua 1500 o bobl, yn bwriadu cychwyn yr wythnos 
nesaf. 

Etholwyd fi i arolygu gwersyll y waggenni a’r cerbydau, yn 
cynDwys yn agos i gant o weddeuau, neu i’w gychwyn o leiaf 

hyd oni ddeil y Llywydd Richards ni, a bwriadaf gycliwyn yr 
wythnos hon. Mae yn eu plith o !50 i 200 o Gymry oll yn 
first rate. Etto mae gwyntyllau trymion y gorllewin yma 
wedi nithio rhai ûs dros y llawr dyrnu hwn, neu ambell wen- 
ithin at riniog y drws i guddio hyd y tyrnhor hau nesaf. Ni 
ddiarddelwyd neb hydetto, ac ni bu ond un farw o’r 707, sef y 
ehwaer Jamos o Tredegar, a rhai babanod fel y nodais 
o'r blaen. 

Rlae ein hanwyl Ly wydd Spenser yn profi ei hun yn ddyn 
well-well o liyd po fwyaf y llwyth a orphwysa arno, hyd nes 
yr ystyria pâwb yma ef yn anmhrisiadwy. 

Cedwir cyrddau yma bob Sul, a daw lluoedd o’r wlad a’r 
trefydd iddynt, a llawer o Gymry yn mhlith eraill ag ydynt yn 
hyw gerllaw yma. Mae cyrddau yn fynych ar nosweithiau, a 
gweaai nwyr a Dureu yn mhob pabell ar ganiaa yr uagorn i’r 
perwyl. Mae yma undeb a chariad brawdol drwy’r oll yn 
liynod, nad pa iaith, llwyth na chenedl. ni welirnemawr wähan- 
iaeth. Mae yr holl weddiil braidd o’r Henuriaid Americanaidd 
addaethant yr un pryd a chwi a finau dros y plains yma yn 
awr ar eu ffordd adref o tan lawn hwyliau yn gewri concwerol; 
!l phe huasech chwithau hefyd yma, huasai y ranks yn 
agos llawn. 

Daw pobl gannoedd o filldiroedd yma'yn unswydd ebynthwy 
i weled drostynt eu hunain ai gwir y rhyfeddodau a glywsant 
afn danorn a’n gwersyll: gwelir yma loniad cerbydau ohonynt; 
bob dydd ac awr braidd, a’r oll yn synu at yr olygfa o’u blaen 


m 


DPGOHH SEÎOÎÍ. 


ac yn wir mae golwg liardil ar’ein dinas wèn fawr ar gopa ac 
adau bryn teg a gwlad ddigoed, yn neillduol pan dywyna yr 
haul ami, dysglaeria yn ddarn debyg i’r ddinas hono a welodd 
Ioan o ben y mynydd hwnw gynt. Gosodir y pebyll mawr 
crynion yn heolydd cymmwys, a’u rliif uwch eu drysau ; y 
pebyll ysgwâr mor union yn Iieolydd eraill, a’r pedrolfenni a'u 
bamdoadau canaid, cochion, duon, melynion, ac amryw-lywion 
yn fur crwn yn cwrdd a’u gilydd, a’n pebyll hwythau yn fur 
arail allanol i hyny. Cedwir pob peth i fewn ac allan, ac hyd 
y nod yr heolydd mor lan a phur a phe baech mewn parc 
boneddwr. Nid anfynych y gwlawia y nef ddagrau o lawenydd 
yn liidl uweh ein penau, hyd nes na bo edefyn sych braidd am 
neb, ynghanol yr hyn adleisia yn ol dr.wy’r awyr fonllefau o 
ganiadau Seion gan y chwiorydd yn fwyaí pan fo’r dŵr yn 
diferu o’u gwnau' sidan a satjn. Er fod yn y pkkle hwn 
ugeiniau a fagwyd rhy dyner i sengu ar lawr braidd gartref; 
heb son am orwedd ar y ddaear yn ystafell wely fawr ein Tad 
heb orchudd amgen na’i gwrlid glas awyrawl Ef. Ni çhant 
nac anwyd nac oerfel, ae nid yw yr oll ond difyrwch ganddynt; 
codant o’u gwelyau weithiau a gwlith y nef fel mwg arogl-darth 
yn derehaí'u yn byst o’u gwisgoedd, yn gofadail o’u liaberth er 
mwyn efengyl yr Iesu, tra mawl i Dduw swnia o’u geneuau 
ae nid grwgnach. 

Tmwelodd y Llywydd Snow â ni yn ddiweddar o St. Louis. 
wedi newydd ddyelncelyd o’r Dyffryn. 

Diau fod 0. Pratt, Benson, a Phineas Young wedí cyrhaedd 
yna attoch chwi bellach; pan eu gwelwch. coflwch fì attynt yn 
garedig iawn. 

Mae pob newyddion o’r Dyff'ryn yn gysurol iawn, athra mae 
heddweh yn ffynu yna, ni chlywir ffordd yma ond sŵn rhyfeh 
a Iluoedd o r Talaethau Dwyreiniol yn heidio i Ransas i gwrdd 
á lluoedd caethfasnachwyr y Deau ar y rhyfel-lawr sydd 
eisioes wedi ei ruddo â gwaed dynion, ie, dyràon a fagwyd ar yr 
unbronau, ac a fwydwyd o’r un dyffrynoedd ydynt gledd 
ynghledd ar eu haelwydydd eu hunain, a’u tad heb allu deall 
pwy sydd ar fai, pwy sydd i’w lielpu, ond rhuthro ei fyddin- 
oedd i ladd y ddwyblaid fel y dewisent! Tra maent hwynthwy 
dtuain yn amrafaelio o bsrthed i’r pridd a leinw eu periau 
hwynt pll cyn hir, caiff y S a int lonydd drwy hyny i fyned 


OPGOHN SEIOîi. 


306 

Ẁwy eu plith adref yn ddìogel eleai etto! Mítwr yw doethineb 
Êin Duw e rhagoíal ei fugeiiiaid. 

Cewch glyweu odd'iwrttiyf etto o Counnil BUiffs. Hyd liyny, 
iiHwyl frawû, Ffarwel ; ýr Arglwydd a’cli bendithio clíwi â 
phob cymmwysderau i ifeiiw eich swydd bwysig i’w foddlon- 
rwydd Ef, eich hunain, a’r holi Saint, ac a feudithio eich ben- 
dithwyr, a phawb o’ch cydweith wyr. 

Hyn, gyda choflant caredig attoeh chẅi, y brodyr yn y 
Swyddfa, a’r holl Swyddogion a’r Saint yw taer ddymuniad 
Eicli anwyl frawd yn Nghrist, 

D. JONES. 


ẀWAHANIAETH RHWNG 5T BEDYDDWYR A SAINT 
Y DYDDÌAU DIWEDDAF. 

( Allan o Hanes Joseph Smith .) 

Csisiwn yn aẃr i ddangos y gwahauiaeth rhwng y Bedydd • 
wyr a Saint y Dyddiau Cyntefig 

1. Bedyddiödd Saint y Dyddiau Cyntcfig er maddeuant 
pechodau, Actau ii. 38. Ni fedyddia y Bedyddwyr ond y cyfrai 
ag y tybir fod cu pechodau wedi eu maddeu itldynt eyn eu bed- 
ýddir. 

2. Derbyniodd Saint y Dyddiau Cyntefig bawb yn ddiwa- 
han i fèdydd, a' «liymhéllasant hwynt i fyned trwy yr ordinhad 
Iwno, gan addaw fod diwygiad ysbrydo) roawr i ganlyn, Act. ii, 
3S— 41. Eiihr pe caffai y Bedyddwyr fod y Crediniwr edifeir- 
i°I yn dysgwyl am faddeuant pechodau trwy yr ordinhad hono, 
codwid ef yn ol liyd oni “ chaffai grefydd ” Ue y gallai ei chael. 

3. Ar ol bedydd, gweddiodd Saint y Dyddiau Cyntefig dros. 
a gosodasant ddwylaw ar y dyscyblion yn euw yr Iesu, a phro- 
ffesasant gyfranu iddyntyr Ysbryd Glân, Act. viii. 17, hefyd 
Act, xix. 6. Dywed y Bedyddwyr “ eu bod yn ystyried y fath 
wagedd gyda’r un atgasrwydd ag y gwna pob Cristionogion 
ereill. 

3 Gan feddu, feì y tybient hwy, ddoniau goruwch-naturiol 
yrYsbryd, cymmerodd Saint y Dyddiau Cyntefig arnynt eu 
yn rneddu y gallu i wneùtfiur rhyfeddodau, a phrofifésasant 
wellliau y eleifion ag olew santaidd ; lago t. 14, I :>. Héfyd y 


310 


ÜIM30RN SBtöîf. 


fod gallu ganddynt i brophwydo ; 1 Corinthiaid, o pennod ii 
Jiyd y 14. Nid oes achos ychwanegu fod y Bedyddwyr yn 
mhell oddiwrtli “ y fath goegdybiadau,” ac nad oes gandáynt 
ran ynddynt; nac mewn un dim a berthyna i ddoniau a gallu 
Duw: neu, yn ngeiriau yr Apostol ei hun, “meddant rith 
duwioldeb, gan wadu ei grym hi.’’ 

ff. 5. Gan fetliu boddloni ar y Bcibl rnegis dadguddiad trwyadi 
ychwanegodd Saint y Dyddiau Cyntefig gyfrol o amryw gan- 
noedd o dudalenau (y Testament Newydd), at y llyfr hwnw, yr 
liwn (yn ol dull y Bedyddwyr o ymresymu.) y .gwaharddodd 
Moses hwynt i ychwanegu atto nac i dynu oddiwrtho; Deut. iv. 

'2. Eithrnid digon oedd hyd y nod hyn; eithr diwaliwyd 
hwynt â dadguddiadau newyddion yn feunyddiol braidd, yn 
ffres fel y daetbant allan, i bawb a’u Uyngcent. “Mae yr 
atgasrwydd â’r hwn yr edrycha y Bedyddwyr ar y fath bethau, 
pan nad ystyriant hwynt ond arddangosiad galarus o ffolineb a 
drygioni dynol,” yn eu gwahanu hyd bellder digyrhaedd oddi- 
wrth Saint y Dyddiau Cyntefig; a pha- fodd, gyda’r lioll 
wahaniaethau hyn, y gallasai y Bedyddwyr gael eu hystyried 
, ganddynt eu hunain, na chan neb arall, i fod yn Eglwys. 1 
Grist, sydd beth anhawdd i’w ddirnad! 

6. Er dwyn yn mlaen eu dyeithr waith, nen drefn ar beth- 
au, yr oedd gan Saint y Dyddiau Oyntefig ddwy Offeiriadaeth. 
Yr Offeiriadaeth Aaronaidd a weinyddodd mewn ordinhadau 
allanol, megis ag yn achos Ioan Fedyddiwr. Gallu ac awdur- 
dod yr Otîeiriadaeth uchaf, neu un Melchisedec, oedd i ddal 
allweddau holl fendithion ysbrydol yr Eglwys, fel y dywed yr 
Iesu, “Boddaf ì ti allweddau teyrnas nefoerld -pa beth bynag 
a rwymi ar y ddaear a fydd rwymedig yn y nef,” &c. Yr 
oeddynt i gael y fraint o ddeall dirgelion teyrnas nefoedd. “I 
chwi y rhoddir i wybod dirgclion y deyrnas ” — i gael y nefoed'l 
wedi eu hagoryd iddynt— i gyfeillachu â chymdeithas gyffred- 
inol ac Eglwys y Cyntaf-anedig ; ac i fwynbau cyfeillach « 
phresennoldeb Duw y Tad, a lesu, Cyfryngwr y cyfammod 
newydd ; Heb xii. 22, 23, 24. Eelly y’maent, yn yr Òffeiriaíi- 
aeth rhyfeddol hon, wedi rhagluniaethu am ddiwailiad hel- 
aethlawn o bcthau newyddion, mewn awrywiaeth d diddarfod, 
ac yn ddiderfyn, oddiwrth y rhai a ystyrir ac a ystyriwyd^yn 
so ol pob dim ; y rliai, fel yr awgrymai y Bedyddwyr, a ym- 


ÜDGOHN SEION. 


3H 


estynasant atfawredd,” a ddywedent hwy, “ sydd yn perthyn 
ynunigi’r Hwn ag ydyw yr unig Offeiriad yn dragywydd yn 
ol urdd Melchisedec.” 

Yr ofn o droseddu ar amser ac !amynedd fein darllenwyr, 
sydd yn éin hattal rhag ymhelaethu ar y Tliai hyn, ac amrai 
byngciau ereill o wahaniaefli; ond digon yr iiyn a ddywedwyd 
er dangos, nas gall unrhyw ddau enwad wahaniaethu mwy 
oddiwrth eu gilydd nag y mae y Bedyddwyr a Saint y Dyddiau 
Cyntefig; ac mai i gyd-gymmysgu y ddwy gyfundrefn unrliyw- 
iodd, sydd nid yn unig yn weithred anghyfiawn eithr andwy- 
ai y Bedyddwyr, y rhai ydynt gyda llaw yn gorff anrhydeddus, 
yngwarth y sect hono ag yr oedd “ djwedyd yn mhob man yu 
ei herbyn ” 


CAU DBYSAÜ. 

■( O'r Deseret News.) 

1 Na edrychwch mor groes, Edward, pan eieh galwaf yn ol i 
gau y drws; íeimla eich manigu ocrwynt y gauaf; ac, heblaw^ 
niae gônycli dreulio eich lioll einiocs yn cau drysau, a byddai 
gystal i chwi ddechreu yn awr.’ 

‘Gwnewch faddeu i mi, mamgu.! dylai cywilydd fod arna^ 
i'ch croesi cliwi. Ond pa beth ydych cliwi’n feddwl? Y 
ydwyf i yn myned i’r athrofa, ac yna bwriadaf fyned jn gyf 
reithiwr.’ 

1 Wel, a chym’ryd hyna oll yn ganiataol; dych’raygaf fod 

gan Ysw. Edward C lawer o ddrysau i’w cau, os byth y 

gwna efe lawer o ddyn.’ 

‘ Pa fath ddry sau ? D’wed weh wrthyf, mamgu. 

‘Eisteddwch fynyd, ac enwaf rhestr o honynt. 

‘Yny lle cyntaf, rhaid i ddrws eich clustiau gael ei gau 
yn erbyn iaith isel a chynghor drwg y llangeiau ar g"5 r 
ieuainge a gyfarfyddwch yn yr ysgol a’r athrofa, neu bydd «r 
hen am danoch. Unwaith y meddiannent y drws hwnw, n 1 
roddwn lawer am argoelion dyfodol Edward C 

‘ Rhaid i ddrws eich llygaid, hefyd, gael ei gau 3 11 er *^ r | 
Uyfrau drwg, ffug-chwedlau diddefnydd, a newyddiadurou ise. 
âdrwg, neufe esgeulusir eich myfyrdodau, a chwi a i 


312 


DUGOEÌî SEIOK. 


fyny yn ddyn anwybodus a diddefnydd; bydd genych ei gau 
weithiau yn erbyn y pethau gwych a ddynoethir i’w gwerthu 
yn íFenestri y siopaü.neu ni ddysgwchchwi byth i sefyll eich 
harian, nac i feddu dim yngweddill i’w' cyfranu; 

‘ Drws eich gwefusau a ofyna ofal neillduol, canys gwarchant 
aelod afreolaidd, yr hwn wna ddefnydd mawr o’r cwmp’ni 
drwg a oliyngir i mewn drwy ddrysau y llygaid a’r cíustiau. 
Maey drws hwnw yn dueddol iawn i chwythu yn agored; ac 
os lieb ei wylied yn barhaus, gollynga eiriau traws, ysgafu neu 
salw allan. Ei guoadau enllibus ydynt dostach ar rai, prydiau 
nag eiddo gwynt y gauaf os ei adewir yn agored yn rby hir. 
Cynghorwn chwi i’w gadw ynghan lawor o’r amser hyd oni 
fyddwch wedi trysori stôr o wybodaeth, neu o lciaf hyd oni 
fydd genycli rywbeth werth ei ddweyd, 

‘ Drws tufewnol eich calon sydd yn rhwym o gaei ei gau yn 
erbyn temtasiwn, canys fe â cydwybod, gwyliedydd y drws yn 
ddiofal iawn os diystyrwch ei alwad ; ac weithiau syrtli i gysgu 
wrth ei waith, a phan y gallwch chwi fod yn meddwl eich bod 
yn gwneuthur yn eithaf da, yr ydych yn cyflymu lawr tua 
dystryw. 

‘ O s yn ofalus y gwyliwch ddrysau allanol y llygaid, y clust- 
iau a’r gwefusau, caílwch allan lawer o oer awèdòn pechod, y 
rhai dreiddiant i mewn ynghynt nag y meddyliwch. 

' Bydd y eau drysau yma, Edward, yn orchwyl pwysig; yn 
gyfryw ag y dibyna eich llwyddiant »n y bywyd hwn a’r 
dyfodol arno.’ 


U ÜJiOJî N' SEION. 

HRl> 


SetÊîi p £aiut> 



DYDD SADWRN, MEDI 27, I85fl. 


Degwm. A ddylid esgusodi unrhyw Sant y Dyddiau Diweddaf 
rliag talu ei ddegwm? Gan fod y gofyniad hwn wedi cyfodi yn 
feddyliau rhai, er mwyn eu boddloni bwriadwn ei atteb mewn 
modd eglur a byr. 

Iiíae cyfraith y degwm yn un dragywyddol, yn rhwymedig 


UDGORN SEION 313 ' 

ar nid yn unig y Saint, eithr ar bob mab a merch i Adda, mor 
beìled ag y meddant wybodaeth o honi, na<i beth fo eu sefÿilfa 
neu eu liamgylchiadau, pa un a fyddant ucliel neu isel, cyfoetli- 
og neu dlawd, Sant neu bechadur, Iuddéw neu Gcnedl-ddyii.- 

Y ddegfed ran o bob peth a gaffo dynion sydd yn eiddo i’r 
Arglwyiid, ac a ddylai gael ei osod yn nwylaw oi weision, er 
cael ei ddefnyddio yn y modd y cyfarwydda Efe, er adciladaetii 
ei deyrnas. 

Teyrnged yw y degwm sydd ddyledus ar ddynion i’r Ar- 
glwydd am y defnydd o’r ddaear a greodd Efc er eu lleshad ; a 
dylent ystyíied y taliado hono yn gydnabyddiaeth o fod yr oìl 
a feddant yn perthyn iddo Ef, ac nad yw ond yn cael ei fcn- 
thyca iddynt er eu defnydd. Yn ol yr olwg hyn ar y petii, pa 
un bynag. ai Uaẃer neu ychydig a dderbyniont or elfenau au 
liamgylcbynant, yr un fatli bydd arnynt y ddegfed o hono i r 
Árglẁydd; a hyny hefyd, pa unbynag ai cyrhaedd wna i ddim 
ond ffyriing, nou i ddegau o filoedd o bunnau. 

Gofynwyd ini, a ydyw yn ofynol i’r Saint hyny dalu eu deg- 
wm ág ỳ mae eu henhill mor fýchän, fel, os ei dalu wnant. y 
bydd ganddynt naill ai myned heb farn, neu rhedeg i ddyle<I 
mown trefn i fyw? Meddyliwn fod yr uchod wedi ,atcb y got- 
yniad yn eglur, eithr ychwanegwn yn mheilach, nad y w yr 
Arglwydd, raewn dadguddiadau ar y pwnge. wedi esgusodi 
unrhyw ddosparth o’i bobl rhag y taliad o’r teyrnged hwn, ac 
osna wnaeth Efe, mae’n sicr nad oes hawl i hyny genym ni. 

Y uiac yn fater syddyn gorphwys yn utiion rhwng pob dyn a i 
Dduw. Dyledswydd gwcisiop yr Arglwydd yw dysgu y Sairit 
yn nghyfraith y degwm, yr un fath ag mewn gorchymynion 
creill ag eu gofynir i’w dysgu iddynt, yna gorphwys y 
cyfrifoldeb o’i chadw gydaliwynt, a gwobrwyirhwynt yn ol eu 
gwòithrëdoedd, 

Cyfyd ÿ gofyniad yn awr, pa beth a wneir a’r tlodion ennill y 
rhái syèd mor ílëied, fel 1 os talant eu degwm y rliáid iddynt 
ddyoddef am fara? Bydd,ed i’r rhai a feddant ychwaneg gyf- 
lawi'der weinyddu i’w hanghenion ydy'w einhatteb. Dywed y 
Beibl wrthyrn “ Y neh a roddoi’r tlav'd, ni bydd anghcn arno: 
Ẁd y neba guddioei lygaid, a gaiff lawer o feìldithion. ac. 
mewri dadeuddiad i Joseph Smith, dywed yr Arglwydd, Gwae 
ẁi gyfoetiiögion, a beidiwch gyfranu eich heiddo i’r tlodion ■ 


314 


ÜDGORN SEIOìî. 


canys eich cyfoeth a gancra eich henéidiau ; a hyn fydd eich 
galarnad yn y dydd o ymweliad, o farn, ac o ddigofaint— Aetli 
y cynliauaf Iieibio, darfyddodd yr haf, a’m enaid nid yw yn 
giuiwcdig!” 

Y mae yn ddyladwy ar y rhai sy.dd yn gweinyddu yn 
swyddau yr Offeiriadaeth i ddysgu y rhai a allant i gyunorth- 
wyo yr anghenog a‘r amddifaid eu dyledswydd yn hyn, ac i 
roddi cyfleustra iddyDt i ddangos eu cariad at yr Arglwydd a’i 
deyrnas trwy weinyddu i’w dlodion Ef. 

Mewn llefydd lle byddo y Saint mewn cyfiwr . Ihym, neu lle 
nad yw yr hyn a gyfrenir gan y rhai mwy eyfoethog yn ddigon 
er diwallu anghenion yr anghenus, dylent gael eu cynnorthwyo 
allan o arian y degwm. 

Gwelir fod mawr ofal a dealltwriaeth i ■wahaniaethu rliwng 
personau a’u gilydd yn angenrheidiol wrth ddefnyddio arian i’r 
perwyl yma, er attal y diog a'r anneilwng rhag cafFael y lleshad 
o r hyn a fwriadwyd yn unig i dlodion yr Argl.wydd — y Sant 
diwyd a fFyddlawn. Ni ddylid cynnorthwyo ond y rliai sydd 
yn talu eu degwm, ac a geir yn" gymmeradwy trwy cu 
gweithredoedd gerbron yr.Ärglwydd a’u brodyr: ac fo ddylid 
cymmeryd gofal mawr na wneir twyll gan bersonau a allant 
yniuno âr Eglwys er mwyn cael bara. 

Dyledswydd pob dynion a allant yw cynnoríhwyo y tlodion; 
ac y raae yn neillduol yn nyledswydd y Saint i gynnorthwyo 
y rhai sydd o deulu’r ffydd, ae a lwythir i’r llawr gan dlodi a 
ehystudd. 

Dywedwn, wrth y tlodion, os ydych am fwyníiau tywalltisd 
helaeth o ddoniau a bendithion yr Ysbryd Glân-os ydych am 
orofi i r Arglwydd eiçh bod hyd y nod mewn cystudd yn pen- 
derfynu.ei wasanaetliu Ef, ac am weled os tywallta Efe ei 
end.thioa arnoch fel yr addawodd, ae os ydychchwi eich hun- 
ain am bertliyn i’r tlodion a feddyliai yr Iesu pan y dywed’ 

Gwỳn eu byd y tlodion yn yr Ysbryd: canys eiddynt y w 
teyrnas nefoedd”-*«^cA eic h, degwm. 

Dyw edwn wrth y cyfoethogion— Os nad ydych am i’ch 
cyfocth gancr-ysu eich her.eidiau— os nad ydycli am iddo dro* 
yn felldith yn Ue yn fenditli, a’ch arwain i lawr i farwolaeth 

ob, p.m ballo olud hydol, ydych am drysori peth yn y ref 
— talwch eicli degwni, a gweinyddwcli i anghenion yr anghenog. 


, ElîGOTtN SEION. 


A (îywedwn wrtli yr oll — Os byth .ìysgwyliwch fwynhau ben- 
dithion y ffyddlawn yn Seion— i fyned i mcwn i Dỳ yr Arglwydd 
_i dderbyn allweddau a nerthoedd bywyd tragywyddol— i fo<ì 
vn foddion i asio ynghyd linciau toredig eich cenedlaethau-i 
íîdyfod yn Frenhinoedd ac yn Offeiriaid i’r Duw Goruchai-i 

fod yn iachawdwyr ar Fynydd Seion, ac yn y diwedd i gael 

ettifeddiaeth ar y ddaear ar ol ei santeiddir, ei phurir, ac ei 
' gwneir yn drigle i’r Tad-tâlwcb eich degwrn, a. pharotowch 
eich calonau i gyflwyno pob peth a feddwch i’r Arglwydd pa 

brydbynnagy geüwEfeameieiddo ei Hun, dros yr hwn y 
caniata i chwi yn bresennol i fod yn oruchwylwyr. Oddieithr 
i chwi wneuthur y pethau hyn, rhedwch eich gyrfa cyn hir yn 
y deyrnas hon ; eich goleuni a amlenir â thywyllwch : seren 
datguddiad, yr hon á’ch harweiniai vn mlaen gyda nerth cyn- 
nyddol at ddysclaerdeb gogoniant tragywyddol a â .ar goll ya 
hollol o’ch golwg,— S tau. 


LLYTIIYR AT Y LLYWYDD DANIELS. 

Abertawy, Medi 21, 1856. 

Ermyg Lywydo D,yniel8 : — Yn unol a’m dyledswydd, dyrpa 
i ch wi ychydig. o’m lianes a’m helynt ym.weliadawl âr Cang- 
enau, ynghyd â lleoedd ereill ag y bum yn dysgu ac yn pre- 
gethu gairy byv/yd ynddynt. 

Yn gyntaf oll, gallaf dystio i chwi na theimlais fy hunan yr 
oll ag ydwyf erioed yn fwy llwyr gyda gwaith mawr Duw nag 
yn bresenr.ol. Teimlwyf fy mod yn dcrbyn ?nwy o nerth a 
gallu, o ddeall a gpleuui Ysbryd Duw yn barhaus. Mae t'y 
ngweddiau yn wastadol ar fy Nad nefol i agor llygaid fy neail, 
a’i wneud yn fywiog yn ei gyfraith Ef, ac i m bendithio à 
doethineb a challineb i iawn gyfranu ei eiriau, ac i adwaen y 
pryd, y modd, a’r adeg briodawl i’w trosglwyddo a’u traethu er 
adeiladaeth y Saint, ac i fuan ymianhau oddiwrtli w aed paw b 
oll ag y mae a íÿnwyf a hwynt trwy gylch fy llafur. Mae y 
pwysigrwydd o hyn ar fy meddwl bob aniser. Teinilaf yn 
ddiolchgar i Dduw, trwy íesu Grist, am y fraint oruchel o gaei 
llafurio yn ei wiiiíian. 

Mae eich cynghorion chwi, yn nghyd a'r eiddo Eyaps^ac 



ÚÜöOliN SÍ-.ÌÜN. 



Ashby wedi, ac yii cael cu profi yn werthfawr ac anmhrisiadwy 
íîenyf, eu dwyn allan dan dywysiad Ysbryd Duw sydd wedi 
b;xi,yn fend.th i mi fy hun, i’r Saint, ac i’r rliai oll sydd a thu- 
nudíynddynt i adnabod y gwirionedd. 

Mae y Saínt yn yr amrywiol gangenau trwy y gwabanol 
Gynnadltíddau, yr ymwejais a hwy, gyda’r eithriad o ryw 
nifer fechan, yn teimlo yn rhagorol dda a phenderfynol. 

“ C . vfraith - v de tí"''>' ” sydd yn dderbyniol ac yn cael ei 
gwneuthur gan y Saint yn gyffredinawl, Llawer o’r cyfryw ag 
ydynt wedi declireu talu eu degwm gyda’r hint gyntaf a roddid 
iddynt ydynt yn ewyllysgar a pliarod nid yn unig i dalu y 
adegfed, oud hefyd idalu y bummed er mwyn adeiladu teyrnas 
Dd'uw, ac i ennill iddynt eu hunain yr anriiydedd a’r bsndithion 
hyny ag a wrthoda y sawl ag ydynt yn giaiar ac afrywiogi 


Teunla yr ufýddión ewyllysgar, eu mynwesau yn cliwyddo 
gan ganad, llawenydd a gorfoledd, gaii dyetio fod yr hyn oll 
«ydd ganddyut, mal pe bae, yn wastad ar yr allor, ie, hyd y 
eu bj wyd yn barod i w aborthu prj'd bynnag y gofyno yr 
Arglwydd am hyn gatìddynt, tra mae y cyfrai ag.nad ydynt 
}n roiedig yn ngwaith Duw, o duedd grwgnach, ‘ , heb weled 
yn mlieil,” yn inyned i fwyfwy 0 dywyllwch. . . 

lArbyn y gair yh ewyllysgar, sydd, filiwu gwell, na gorfod 
gru n ,i i u'ierbyn trwy lethiant afiechyd, gwasgfa, eaetliiwed 
yny emiiad, dyryswch amgylchiadau, tyiodi ae aflwyddiant 
„ R ‘ 0<ldwr li!lwen rnae yti garu a bendithio. . . 
v r » Waith y " ,Tlhob nTíln lie y r elwyf. Llywyddion 

uwn T'f . r J;î r u r 0angena,Ì! ' y* Henuriaid &c. j dynt ddiwyd 
‘ . ‘ tí ' 1 regetha íllla " dd 'vy a thair gwaith bob Sui, ac 

aml brydiau erafil-cannoedd yn dyfod i wrandaw, ie, miloedd ■ 
"eithiau— gwrandawíad rhagoroíyn mhob man. 

grffro m^'H^ 1 UUOe 'u íir gasl eu bedyddio. Mae rhyw 
n î u y f U,!lUíh y 00bV íel P e ẃnt mewn gwewyr 

pai naus— y n aflonydd eu teimladMu „» u . . , 

ffordd i gwsg-yn ymholi !, a i y blygeimawl cyn roddi 
drefn i ■uifo.’a ’ ’ y " d( ^ ? , taw a gwpision Iesu am y 

e l n 1 ; u!fer d r v " 1 hresenholdeb Ouw. 

aîian ettó cvf! S f d<1Ì ™ °* m S wrt!nv yiiebu wrtif bregethu 

gwi.a geivn=. lu" 38 arnrîii yn 1,awn llid , dygasedd, cenfi- 
‘U ■ lì a y;gwiriçaedd, - Lynion heehwraidd yw y. 


• BDGOUN SEION' 


3 !;7 

rhai liyn; rhyw gnoi yn y ciirgel à fynant, oddieitjir un;hell i 
un sydd yn ddigon iledffol ae ysgafn i redeg p fiaen pwff' ei 
ryfygeihuu yn wynias gwyllt o dan effeithiau y cacoethe 
scribendi fel nas gallant iai na dängòs eu penwendi ysgrif'ellawl 
yn, y newyddiaduron &c. i geisio pardduo gögoniant trefniant 
gwaredigaeth a'gwaredigion Duw. Y dynion plentynaidd hyn 
hob amser yn eu hymosodiad ar y Saint ydynt yn diffanu fel 
‘'tìwrlwm y dŵr ’* ac mal ewyn y dòn, yn ymgoîli yn eu ffòlin- 
ebeuhunain- yn orwag o allu i ddwyn i ben eu hamcanion 
ẁygionns er mwyn gwneuthur marsiandaeth â’r sawl a wran- 
dawant arnynt. 

Ila, ha, mae sectaríaeth yn y hendro fawr— y ddawri hre- 
gethwrawl wcdi myned yn chwiblawg a difias— dyddiau y 
bwystfil wedi eu llyncu yn fyw — ac adeg eu dLymchweliad yn 
dynesu yn awr cwymp a syrthiad ifabilon Fawr, mam puttein- 
iaid a ffieidd-dra y ddaear. . . 

Nichlywir braidd yn unlle yn bresennol ond cyfarth yn 
erbyn amlwreigiaeth y Mormoniaid. Mor gibddall raid fod 
ssctariaid yr ocs, mor anwybodus o’r drefn batriarchaidd a’i 
dybeti, a’i bendithion eyssylltiedig! . . . 

Diau y gesyd traethawd yr Apostol P. P. l’ratt daw ar bob 
tafod, ac y goleua ac yr argyhoedda y diragfarn. Llwyddiant 
iddoac i Pormoniaeth i lanw y byd. . . 

Yr eiddocli yn y €yfammod Newydd, 

Dewi Ei.fiod Jones. 


TRALLOD SANT YN MHABILON. 

0 Dduw, 0 Dduw drag’wyddoi Dad, 

Pa bryd eaf fyn’d i Seion fad : 

0 fewn i F abilonaidd wlad 
’Rwyf wedi blino’n býẁ. 

Byrdon — 

O Dad, gwareder fl o Babilon ; 
Blinais, O blinais 
Pyw’n hwy yn hon. 


31S 


ẄGORN SEIOÌ-I, 

ODad, erfyniaf arnat ti 
I gydyrndeìinlo à nn fi, 

Àe i bwyso'm trallod i 
Yiigwlád y cystudd mawr. 

Trallodion ar drallodion sydd 
Yn blino’m ysbryd nos a dydd ; 
Beunydd ’rwyf yn rhodio’n brudd 
Yngwlad y cystudd tnawr. 

Treisir a gorthrymir n 
Gan rai nad ydynt blant i ti ; 
Maent yn sychu’m liesgyrn i, 

Gan faint fy nghystudd mawr. 

Anwiredd sydd yn amlhau, 

A cliariad brawdol yn priuhau; 
Trais a gorthrwm sy’n mwyhau 
Yngwlad y cystudd mawr. 
Cyfiawnder hoff a’i gartref cu 
Yw gẃrthddryeh sersh fy ysbryd 
Am danynt beunydd mae fy ngri 
Yngwlad y eystudd mawr. 

0’ Dad dysgwyliais yn barhaus 
Gael myn’d o Babi'on drahaus : 
Fy Nhad, na ddiystyra’m cais 
Yngwlad y cystudd mawr. 

Dy Saint sy’n myned tua thre’ 
O’r Dwyrain, Gogledd, ac o’r De 
Ond fi o hyd yn wael fy lle 
Yngwlad y cystudd raawr. 

Mae Uongau yr ymfudawl lu 
Yn tnyn’d o hyd a’m gadael i 
Yn Babilon yn brudd fy ngliri — 
Yngwlad y cystudd mawr. 

Mae gobaith oediog yn gwanau 
Fy enaid beunydd, a’i dristau ; 

A minnau sydd yn llwfrhau 
Yngwlad y cyetudd mawr. 


m>GOKN SEION. 


319 


Fftint. 


Dy Angel cu a’m galwodd i 
0 Babilon i’th Seion di, 

Er liyny do’d nis gallaf i 
0 wlad y cystudd mawr. 

Byrdon — 

0 Dad, gwareder fl o Babilon ; 

Blinais, O blinais 
Fyw’n hwy yn hon. 

Thomas Conway. 


HÎRAETII AM SEIOÌST. 

Tônr —Aderyn Pur. 

Mor í'tìlys genyf lawer gwaith, 

Fu canu maith acenion, 

Yn min yr hwyr a chalon iach, 

I' geraint a chyfeillion ; 

Fer gerddoriaeth a hynafiaeth, 

Defion gwlad fy ngenedigacth, 
Hoffbrydyddion, doeth lenorion, 

Fu’m testunau gynt yn gysson, 

“Gwlad well ” yn awr y w’m testun clyd, 
Ar hon mae bryd fy nghalon. 

Gan dwrf anosteg meibion trais, 

Mae’r i.led.nais yn galaru, 

Dan draed gormesol blant y blys, 

’N atifoddus wedi ei faeddu : 
Traddodiadau,— erch erlidiau, 

Sy’n gorlenwi gwlad fy nliadau, 

Rhyfel creulon,— barnau trymion, — 
Haint a nodau’n difa dynion; — 

0! na cliawn weled gw'awr y dydd, 
Cawn fod yn rhydd yn Seion. 

’Rwyf yma’n byw mewn cyflwr eaetli, — 
Mae’r byd yn waethwaeth beunydd;. 
Mae llywodraetliau’r ddaear hon, 

Fel rhwysg y don afionydd;. 


;320 .UDGORN SEîON 

'Ni hydd heddwch na dedwyddwoh, 

Mwy i’w gael, na diogedwch, 

Byth i ddynion — ond yn Seion, 

Lle raae Dow’n gwaredu’r ffyddlon, 

Yn hono mae goreuon byd, 

A serch a bryd fy nghaíon. 

Mao Duw yn gaiw ei blant yn nghyd, 

I ryddid gwlad vr irBDDwcn, 

Y pur ei galon yno a ga, 

Ortoledd a dyddanwch, 

Ar ol bod dan draed yn gwaedu, 

Gwelir yno’r tlawd yn canu, 

Dedwyddolion, ail nefolion, 

Fydd yn holl ddinasoedd Seion— 

Hoff wlad, — hoff wlad goreuon byd, 

Yn hon mae bryd fy nghalon. 

Abcrtawy , lihag. 22, 1 854. Dbwi Elfbd. 


AMRYWIAETIIAU, &c. 


' \ mmanfaordd. Cynnelir Cymmanfa Ddwyreiniol Morganwg 
Medì 28 ; Brycheiniog. Ilyd. 5; Mynwy, ]2fed; Gor. Morganwg 
(yn Ahertawy) I9eg ; Llanelli, 26ain ; Caerfyrddin, Tach. 2 
Penfro, 9fed; Aberteifi, 16fed. 

Dbrbyniadad am Lyfrad o Awst 27 hyd Medi 26 . — 
i. Rees, 15s ; G. Roberts, 16s Sc; E, S. Morgans, £1 17s 10c; 
John Treharn, 16s. 


c Y v n w Y s i a o. 

Ujthyr Caf;t- Jone» 

(jojygydfHaeth — 

Mythjr i>ewi lîlféd 


rv n 

..30ö 

... 301 ) 

...311 

...31« 

...315 

...310 

...320 


A B \i R T A W Y : 

AI.G/Ui FWYI) A CHYHOIíDDWYD OAK DAMIBD DAWiELS 


UDGORN SEION. 

NEK 


ŵmn v Äẃtt. 



Rhip. 21.] II YDREF 11, 1856. [Crp. IX. 


CYSSEGRIAD. 

(Allan o’r Star.) 

Eiddo yr Arglwydd y drtaear, a’i chynamider; y hyri, ac a brejwylu 
ynddo. — Psalm xxiv, 1. 

Egyr dwyfawl hanesyddiaeth gyda thraethiad yr ysgrifenydd 
ysbrydoledig: — “ Yn y dechreuad y creodd Duw y nefoedd a’r 
ddaear.” Ilysbysir ni hefyd ddarfod iddo Ef ei gwneuthur i 
ddwyu ffrwyth a gwyrdd-lysieu o bob math. Anifeiliaid y 
maes a phreswylyddion y môr ydynt waith ei law Ef; ac yn 
ddiweddaí oll daeth allaii ddyn, ar lun ei ■ Greawdwr — “ Ar 
ddelw Duw y crëodd Efe ef; yn wrryw ac yn feDyw y crcodd 
Efe hwynt.” 

Yn nerbyniad eu bywyd a’u bodoliaeth oddiwrtli y Creawd- 
wr * ^aeth dynolryw yn ddyledwyr iddo i’r graddau hyny. 
Eitlir ni ddywedir swm dyled dyn iddo Ef gan fSgyrau cread- 
igaetli ddechreuol. Er fod cariad, haelioni, a mawredigrwydd 
l)hw hyd y nod yno yn ysgrifenedig mewn llythyrenau o’r 
tyfryw ddehongliad mawr nas gall y meddwl dynolei gyrhaedu- 
' ìc er P w ys dyled dyn iddo Ef yn nerbyniad rhoddion an- 
rolirisiadwy bywyd, gyda’i holl ryfeddöl wych gynneddfau o 
gyfansoddiad yshrydol a thymorol, a liywodraeth ae arglwydd- 
meth yr holl ddaear. yn ddigon i blygu y daearolyn balchaf i’r 
', wc J ’ etto n ’ ( i y w y greadigaeth ddechreuol ond yr itern gyntaf 
r f "'m íawr. Ar bob cam a gymmerwn oddiyno yn mlaen^ 
ymfTurfia y swm yma ar lun mwy cynnyddol; ychwanogiy 
• 21 Pris 1 g . 


S22 


UDGOBN SEI05. 


uwcli gymmeintiolaethau atti, ac mae pob gweithred o eíddc 
Duh’. mewn bendithio a chynnal y rhai a greodd, yn cadarnhau 
ei hawl arnynt, acyneu gwneuthur, pe dichonadwy, yn fwy 
liollol eiddo Ef 

Nid yw yn unig ddyn yn amddibynol ar yr Eollalluog am ei 
encdigaeth, eitìir anadliad gwanaf ei ffroenau, pob tarawiad o’i 
galon, a chynnaliaetli ei gorph, pa un ei geir oddiwrth ffrwyth. 
llysieuyn, ŷd, neu gig, maeyr oll yn dyfod oriin law haelionus 
oddiwrth j r r hon y cafodd efe fodoîiaeth. Ganddo Ef y dech- 
reuwyd trefn natur, a chanddo Ef ei pharheir. Symudir holí 
beirianwaith y byd gan ei Ysbryd Ef, a tlirwyddo y dug y 
ddaear— y cynnyrcha yr holl anghenrheidiau a moethau sydd 
er cynnaliaeth bywyd a boddhâd y synwyrau. Ymfywioliaetli- 
wn ac ymsymmudwn yn ol ewyllys a thretn ddocth yr Hwn 
sydd yn porthi y gigfran ac yn gofalu am aderyn y tô. Ond 
m ae fíynion yn eu hanniolchgarwch yn anghofioeu Duw, ac yn 
eu balclider yn edrych heibio i’w hamddibyniaeth. Cyfeiriant 
at eu dinasoedd, eu oledr-ffyrdd, eu trydaniaeth, eu llongau, eti 
hystor dai, &c.,S gydag hunan foddlonrwydd : syllant ar en 
bras feusydd o lafur fel y chwifia y twyseni llawnion yn yr awel 
hafaidd, tra yr olwg arnynt megys talpiau euraidd, a cliydag 
anystyriol wagedd, ymffro3tiant, “ Y rhai hyn ydynt delírydau 
cyssodedig ein hymenydd a gweithredecdd ein dwylaw, ar 
cynheuaf addfed hwn yw ffrwyth ein llafur.” Yn eu mawred- 
igrwydd a’u hanymddibyniaeth ddychymmygol cuddir eu Cre- 
awdwr oddiwrth eu llygaid, tybiant mor ddyledus mae y byd- 
yssawd iddynt hwy, ac mor afaeladwy cu Jiiawn i feadiannu y 
ddaear, ac i ddefnyddio y trysorau a guddir yn ei pherfeddion. 

Dyn sydd o hyd yn dadgloi llifddor llygredigaeth, ac yn hal- 
egai y bur ffrwd sydd yn dylifo o ffynnonell daioni. Oddiwrth 
gau pyfundraethau crefyddol a gwladwriaetiiol, ac oddiwrth 
ddarganfyddiadau celfyddydol, wedi eu troi at ddybenion drwg, 
y daeth byd o ofid a gwae. Dywed Duw,“ Bydded goleuni,’ a 
llanwyd y ddaear ag adlewyrchiad ei ogoniant Ef ei hun : eithr 
Oyn sydd wedi tỳnu tywyll lén drosti, a plian y croesa belydr o 
ddysclaerdeb gwreiddiol ei lwybr caddugol, i wneuthur bywyd 
yn barhâol, deillia y belydr hono oddiwrth y Bod hwnw a 
agoroddjy horeu cynfydol. Yr hẁn a roddes ein bodolaeth i ni 
sydd hefyd yn rhoddi nesth a brasder i’r tir, ac yn acliosi i Jys- 


ODGOKN SEION. 3Ä3 

ièuaeth flaguro, ac i’r haul i’w haddfedu. Efe sydd yn llew- 
yrehu ein llwybr feî y cyflawnom ein llaiur beunyddiol, ac yn 
ein tueddu i ddadgloi trysor-fwnau y ddaear. Efe a guddiodd 
ycyfryw drysorau yno, ac a gymmysgodd yr elfenau a ffurfiant 
sylfaen fferylliaeth. Efe hefyd a ysgrifenodd mewn eangder y 
nodau hytiy a ddiwallant ymbortll i fyfyrdod yr astronomydd, a 
ffnrfiodd ddifyniaeth dyn, a gyfluniodd gorph anianyddol y 
byd. E) hardd gyssodiad o natur, ei fferylliaetli, ei saerniaeth, 
a’i allofyddiaeth sydd o byd yn rhoddi awgrymiadau ini, gan 
ein denu â’u cuddiedigrwydd, ac yn swyno y galon â dadgudd- 
lad o’u dirgeledigaethau rhyfeddol. Pe Duw a’i Ysbryd a ym- 
adawent â’r greadigaetli, gyda dirfawr drwst ymruthrai etto i 
•'haos gan ymddryllio yn ddarnau bob petb corfforedig. Mor 
wirioneddol gan byny ddywediad y Salruydd — “ Eiddo yr Ar- 
glwydd y ddaear a’i chyflawnder : y byd, ac a breswylia 
ynddo.” 

Ni feddyliwn ara foment y gwrthwynebai unrhyw broffeswr 
crefydd. niewn geiriau pendant», cin golygiadau ar y mater hwn, 
nac y gwadent gywirdeb geiriau ysbrydolcdig Daíÿdd. Credwn 
y cydsyniai holl wledydd cred à lioniadau Duw o’r hyn y mae 
wedi ei greu ac o hyd yn ei gynnal. Yn wir, pe ei ddygid 
adref yn galed arnynt, amiruwn pa un a fyddai llawer o un- 
rhyw ddosparth o ddynion mor galed ag i hollol wadu yr hawl- 
iau liyn, ynghyd a ciiadernid ein sefyllfa. 

Ond ni cliyrhaeddai y cyfryw gydnabyddiaeth i ’chwaneg na 
geiriau. Nid yw' erioed wedi meddwl ond ycliydig pan yn cael 
ei wneuthur gan yr annuwiol ac nid oes neb yn talu nemawr 
sylw pan ei ddywedir gan y byd Cristionogol presennol. Y 
ffaith am danynt, gwasanaetha y cenhedloedd Dduw â’u tafod- 
au, ac anrhydeddant Ef â’u gwefusau ; ond eu calonau ydynt 
hell oddiwrtho. Eu geiriau ydynt eiddo credinwyr, ond eu 
hymddygiadau ydynt oiddo Atheistiaid. Oesa dynion fel pe na 
fyddaiDuw; maent wedi ei lwyr angbofio. ac yn aml, mewn 
cred ac ymarferiad, íeilynga y cyfry w a elwir yn Atheist yr 
enw Theist yn fwy na’r rhai a broffesant ei wasanaethu Ef. 

‘‘Eiddo yr Arglwydd y ddaear a’i chyílawnder : y byd, ac à 
breswylia ynddo.” Ond pa lc mae y geuedl Gristianogawl 
ag y dyry ei chymdeithas a’i sefydliadau gorfforiad cywir a 
gafaeiadwy i’r gwirionedd hwn? Tuallan i Eglwys Iesu Grisl 


cnooRis seioh 


324 

o Saint y Dyddiau Diweddaf, b’le mae pobl yn bolìol a’u byw- 
ydau wedi ymroddi i ogonrant Duw. a eu liamser, eu talentaŵ 
eu hegni, eu golud, eu personau, a’u teuluoedd-oll wedi eu 
cyssegru er gogoniant ei enw Ef, ac er arwain i mewn y mi!- 
flwyddiant mawr— teyrnasiad eyffreâmol Crist ar y ddaear. 
Yn wir, pa "le mae y genedl ag y saif ei hanesyddiaetb fynedol, 
ei bodolaeth, ei chyfundraethau, a’i chrefyddau presennol 
megys cofadaìl-tystiolaeth fyw rad yw eu cymmeradwyaeth 
o’r athrawiaeth a ddysgodd Dafydd ond yn hanner-galonog, 
ffugioi, a rhagrithiol ? Nid yr un o honynt a feiddia ddweyd 
ei bod wedi ymgyssegru yn weithredol er gogoniant Duw, ucu 
ag sydd hyd y nod wedi dechreu teithio yn y eyfryw gyfeiriad. 

Nid amheuwn nad oes ychydig bersonau yn mhlith pob 
sect y rhai ydynt â’u holî galon yn eu proffes o’r gwirionedd 
hwn; a’r rhai, hyd eithaf eu gwybodaeth a’u gallu, ydynt yn 
ddiau yn byw er anrhydedd i’w Crëwr, ac er lles yr híl ddynol. 
Ond anarol yw y cylrai, anaml yn wir. Gwir fod digon o 
rhithiau duwioldeb ac erthyglau ffydd, digon o gapel-gyrciiu, 
adeiladu eglwysi a phregethu. gweddio a ehwyn-leisio. Eithr 
pa faint hyn oll? Pwy ddywed yn gydwybodol fod y fath 
ddiddymdra yn gydnabyddiaeth deg a chyflawniad o ddyledion 
dyn i’w Wneuthurwr: hyny yw mor belled ag y gallwn dalu 
dyled o gariad a bendith annherfynol sydd fythol gynnyddol? 
Pwy a ddywed mai dyna yw eyflawniad o’r ddyledswydd sydá 
ar yr hîl ddynol i’w Tad Nefol. eu Gwaredydd, a’u Hiachawdwr? 

Yn Ue fod eglwysi Cristionogaetb sectarol yn cael eu cyssegru 
gyda’u holl feddiannau cyfoeth, a dylanwad, er gogoniant Duw, 
ac er iachawdwriaeth a lleshad dynolryw, mae gan y bobl 
gyssegru myrddiynau o’u harian yn flynyddol i’w cynnal hwy; 
ac y mae rhai a geisient brofl fod y rhai hyn wedi rhoddi cyf- 
werth leshad i ddynolryw neu wasanaeth i Dduw am y cyn • 
nysgaethiadau bydawl lliosog a dderbyniasant. Meddyliwch y 
tueddai pob ysgogiad o eiddo yr Eglwysi hyn a gweithrediadau 
swyddawl eu gweinidogion yn uniongyrchol at ddaioni. er 
hyny, hyd y nod wrth reoi gyffredin trafodaeth fasnachol. 
aeth eu hoced yn dalfethol fil o weithiau. Ni chaffai y cyflog- 
edig ddynion mwyaf cybyddlyd yn y byd y gydwybod braidd 
i dderbyn y fath ddirfawr gyflogau am y fath ychydig ac 
annefnyddiol waíth ag y mae gweision yr Eglwysi hyn wedi ei 


UliGORN SElOîf 


225 


Tneuthar i’w budoledig weithosodwyr, sef y bobl. Yn wir, a’ii. 
barnu megys y barnem uriuiìíiy , musnuclidy mswr, neu gyni- 
deithas ddigoliedawl a chwmpeini elw-geisiol rheiìffordd, caffai 
y rheoleiddiadau bastardaidd Gristianogawì hyn, drwy gydun- 
iud cyffredinawl, eu cyhoeddi megys dygn dwyllwyr; a chaffai 
csgobiou, offeiriaid, a gweinidogion ymnciliduawl gymmeryd 
eu llefydd megys yspeilwyr gyda’r inawrion hud-ladron banc- 
yödol hyny o ddiweddar hynodrwydd cyffredinol. Wrth 
îÿned ddirn peliach ’nol na gwawriad Protestaniaeth yn Lloegr, 
cawn fod ei chyfenwedig gymdeithasau crefyddawl lawer 
gwaith wedi dyfa holl gynnyrch a cliyfoeth y wlad freiniawl 
liou— y genedl hon o farsiandwyr a cliyfoeth dideríyu braìdd. 
Ac i ba ddyben yr aeth y myrddiynau a sugnodd y dyhirod 
iiyn íillan o galon y wlad honf Onid i gyfoethogi offeiriadaetii 
wrthgiledig, i wau magl eu crefft, ac i addurno dirgelwch 
Babilon â gwisgoedd godidawgrwydd, ac â swynawl ddillad 
puttain; nid i arddderehogi y gyssegrfa i brescnnoldeb yr 
Arglwydd, eithr i dynu y genedl dros y ff'ordd, ae i’w mheddwi 
á gwin godineb y buttain íawr. 

Ffaith anwrthwynebol yw fod gwareidd dra, dadhuddiaeth, 
dysgeidiaeth, a phob ysgogiad sy’n tueddu at ddyrehafu dynol- 
ryw, ac felly, nid yn nniongyrchol at ogoniant Duw,- yn lle 
deilliaw oddiwrtii yr un o eglwysi gwrtligil Gristionogaetl),- 
sia’r uu o’i changenau ymranedig, wedi tarddu o blitli aelodau 
ileyg eynidtíitiias. Gwir y w fed rhan o hyn yu ddyledus i ar- 
dystiad diwygwyr eretyddol, niegys Lnther, Wesley, ac eraill, 
yn erbyu llygredigaethau eynnyddol yr Eglwysi sefydledig, 
ond mae y daioni a ddeilia o’r ffynnonell yma o natur amheuol 
ac nid yn sierliaol — yn ddeilliedig oddiwrth ddynoethiad 
ilygredigaetiiau a thoriad cadwynau offeiriadol-grefft, ac nid 
trwy y dygiad i mewn o unrhyw wareiddiawl gyfundraeth neu- 
o grefydd ddilw'gr. Yn wir, oddiar y gwrthgiliad oddiwrtli 
y Gristionogaeth gyntefig fel y daeth yn ei phurdeb drwy 
■ <Mysgeidiaeth ei mlieistr tuawr, gyda nertli yr Ysbryd Glân, mae 
dyuol ddadenyddiaeth bob amser wedi dyfod mewn gwrth- 
darawiad i'r ltoll egl wysi sefydledig ae ymneillduedig a adeil- 
adodd dyniori yn nghyfamser yr ìiîruos o dywyllwch ysbrydol, 
ac y »'ae wedi eael ei ffyrnig wrthwynebu yu ol gauddynt 
hwytliau. a’u gweinidogiou. Os daeth rliyw ddaioui o’r ffyu- 


326 


UDGORN 8E1<W. 


onellhon, daeth trwy fod dynion yn ymddwyn oddiar eu dy.n- 
oliaoth.íeu cariad at wirionedd a gwyddor, ac yn nghymmeriad 
diwygwyr. Eithr pa bryd bypnag y mae hyd y nod yr eg- 
lwysi hyn wedi sefyll mewn agwedd rheoleiddiadau neu dde- 
honglwyr o dduwinyddiaeth, cymmerasant arn; nt genadiaetj: 
na phertliynai iddynt; canys ar y goreu nid ydynt ond yr ar- 
ddangosiadau o ystadau diaflnedig. Mor wir yw hyn fel y mae 
y dosranau hyny a ardystiasant yn erbyn y rliiant, o herwydd 
ei flSeidd-dra a’i gelyniaeth i Dduw a dyn, yneu tro wedi caei 
ardystiolaeth yn eu herbyn gan eu heppil hwythau am yr un- 
rhyw achos. Eelly ymddengys, fel y sylwyd o’r blaen. fod y 
daioni sydd wedi deilliaw o’r fTynor.ell hyna o natur amheuol— 
y torriad o gref gadwynau a’r rhoddiad o gyfundráethau mwy 
eydweddol â dadenhuddiad.au ysbrydol dyn na’r rhai yr ardyst 
id i’w herbyii. Bu llawér o ddynion trwyadl a chy wir-galon yn 
ymwneyd â’r gorchwylion hyn o fynu diwygiad cyfattebo! i’r 
amser hwnw, ac felly y buodd iiyd y nod ormeawyr a dynion 
drwg. Tueddai y naill ddosparth i wanhan otìeiriadol-grefft 
drwy eu rhinweddau, a’r llall trwy eu gormesau a'u nwydau 
drwg a gynnorthwyasant i dorri lawr ben rwystrau, ae felly 
âgorwyd ffordd i ddiwygiad ychwanegol a rhyddid mwy. Nid 
dan un ystyriaeth amgen y geliir cyfaddef fod sectarol-Grist- 
ianogaeth wedi tueddi at naill ai leshad dynolryw neu ogönia>’t 
Duw, ac nid yw proffeswyr crefydd yehwaith, megys cyrph 
rhooleiddiedig wedi cael eu, cyssegru i’i cyfryw ddybenion. 
Diau fod personau wedi gwasanaethu Duw yn ol, eithaf eu 
gwybodaeth a’u cyfleusterau, a chyda llawn fwriad calon 
wedi ymroddi eu bywydaiu er Uesoli eu cydyrneithion; ond mae 
proffesiadau neu lioniadau neb o’r scetau o fod wedi gwneuthur 
felly yn rhagritbiol, ac yn wir niaent yn watwariaeth i Dduw 
a dyn. 

Nid oes yr un ysgogiad gwirioneddol ae uniongy rcho! er 
dyrchafìad dynolryw erioed wedi dyfod o eglwysi gwrthgiliedig' 
Yr oedd y daioni o’r ffynonell hono o gymmeriad amheuol, ac 
yn dyfod mcwn dull '.anuniongyrchol. Bu y diwygiadau a 
a ddygwyddasant o hryd i bryd yn y byd erefyddol yn gyffelyh 
i’r mesurau hyny a gymmer cyir.deithas i gospi troseddwyr yn 
hytracli nag er addysg ei imelodau annedfrydol. Nid yw y rhai 
a eilw y byd yn ddiwygwyr ond wedi bûd yn rhagbarotowyr i’î 


UBG0RN SBI0N. 


3'27 


gwareídd dra hwnw sydd ya tueddu yn uniongyrehol at ogon- 
iaut I)u'v a Ues dynolryw. 

Mae’n eglur na dderbyniodd cymdeithas ucmawr ìeshad 
oddiwrtli hunanwerth yr un o’r cyfundraethau a’r eglwysi a 
elwir— er yn liollol annheilwng--yn Gristianogawl. Ai iddy.it 
hwy mae y cenedloedd yn ddyledus am eu celfyddyd, eu mas- 
nach, eu gwybodaeíh, eu goleuni a’u mhawrder? Nage, fe ŵyr 
pob un oddeall cyffredin taw ynddynt hwy mae yr anianydd, y 
diwygiwr, a’r dyn anturioi ac ymcliwilgai wedi eyfarfod a gel- 
ynion rnarwol— cyffelyb a gafodd Crist a’i Apoetoiion yn y 
Phariseaid gyr«t. Eithaf cysson hyn, canys bydd gau-grefydd 
ac offeiriadawl-grefft bob ainser yn wrthwynebol i wirionedd a 


dadenhuddiad, nid oes wahaniaeth pa un a ddeuant yn ym- 
gorfforedig yn Efengyl yr Iachawdwriaeth, mewn iachus ddysg, 
marsiandaeth, allofyddiaeth, anturiaeth, neu wybodaeth. Nid 
y sectau na’u gweinidogion sydd yn cymmeryd y blaen i au- 
riiegu dynolryw â’r gwir fendithion. Nid hwynthwy sydd yn 
pontio y môr mawr â llongau, yn estyn cemmaes y byd adna- 
byddus, ac yn cydrwyo y cenedloedd ynghyd mewn rhywbeth 
fel teuiu cyffredin, ac felly yn anuniongyrcliol yn gweithio allan 


ac yn darparu y ffordd i symmud cymmysgedd Babel. 

Nid hwynthwy sydd yn cylehynu y ddaear â rheilffyrdd, yn 
gyru gwythienau o wyfrau trydanawl trwy foroedd a chyfan- 
diroedd, yu adeiladu gweith-dai, nac yn cynllunio peirianwaith, 
y rhai feallai a ddefnyddia Duw wrth symmud y íelldith- 
Wrth chwŷs ei dalcen y bydd byw dyn.” Nid iddynt hwy 
mae y eenedloedd yn ddyledus aru eu gogoniant, eu dysg, eu 
hymwelliadau, ncu unrhyw sefydliadau haelionus a feddant. 
Ilyn off sydd ddyiedus 1 lywodraeth fydawl ac anturiaeth 


bersonawl. 

Gwir fod aml broffeswy r crefydd yn ymwneyd àr ymwell- 
iadauhyn, ond wedyn y mae yn eu cymmeriad lleyg. íe 1 
gwnant megys masnachwyr, pleidwyr egwyddor, celfyddydwyi’ 
agwladwriaethwyr; ac, fel y sylwyd o’r blaen, pan y llafur- 
iont yn y dulliau byn, carit mai eu eyfundraethau crefyddawl 
a’u Hoffeiriaid hwy eu hunain yn aml ydynt eu gelynion. 
Heblaw hyn, inae mwy o ddyled ar gymdeithas am ei hegwydd- 
or, ei hanturiaeth, ei chyfoeth, a’i mhawrder, i r hyn a elwir y 
byd nag i neb o aelodau neu offeiriaid eglwysi sectarol; ac 


3é« 


Ul>GOKN SEION. 


mae yn ffaith anwadadwy fod egwyddor, diwygiad, anturiaeth 
o bob matb, a phob ymgeisiadau gwlad-lesawl. yn cael y mwy- 
rif o’n dysgyblion a’u didwyll gyfeillion yn mhlith atheistiaid, 
a’r amrywiol wahanol raddati o feddylwyr gwahan-farn. 
Gwybyddir hyn fwy neu lai yn gyffredinol; ond ceisia y rliai 
mwyaf duwiolfrydig a phenwan berswadio eu hunain fod 
crefydd yn rhy ysbrydol i ymgymmysgu â neu i gynnyrchu 
daioni bydol; ac ymddangosaí eu bod yn dychymygu mai 
cyssylltiadau efengylawl, cymdeithasau beiblaidd a thraethod- 
awl, cyrddau dosparth, gweddi, a phregethu, neulltuol deim- 
ladau, golygiadau, a dulliau o ymadrodd ydynt eithafion bywyd 
Crîstianogol, a swm a sylwedd yr Efengyl. Adgoffhâ yr ys- 
tyriaethau hyn ni i’r Prophwyd Joseph mewn gweledigaeth 
ganfod fod gogoniant y lleuad yn nhrenf yr iachawdwriaeth yn 
heillduedig i rai anrhydeddus y ddaear, tra y darparwyd yr 
iselaf yn nghyrhaeddiadau dyrchafiad ar gyier crefyddwyr 
sectarol. 

Mae bodolaeth bydawl lywodraetli ac anturiaeth bersonawl ei 
hun yn brawf nad y w y bobl, er fod cymdeithas yn talu eu 
Hoffeiriaid yn dda, ac yn proffesu llawer o grefydd, mewn 
gwirionedd yn teimlo fod eu credöau a’u gweinidogion yn 
dangos llawer er gogouiant J)uw na dyrchafiad dynoiryw> 
canys tra y talant ac y eynnaliant y rliai hyn, cymmeranb 
ddaionu gweithredof dynoliaeth i'w dwylaw eu hun. Nid yw 
yr eglwysi sectarol yma hyd y nod i tyny at safon y byd i 
werthfawrogi y gwirionedd mawr — “Eiddo yr Arglwydd y 
ddaear a'i cliyflawnder; y byd, ac a breswylia ynddo;” 
canys tra y tuedda lafurweithiau yr olaf yn anuniongyrchol at 
ogoniant Duw a lleshad dyn, nid yw y blaenaf megis oglwysi 
ac offeiriaid yn, ac ni eharai llawer weled y ddaear a’i thrigolion- 
yr hyn a fyddeut pe y rhai hyn fyddent wedi dai arglwydd,- 
iaeth ddiranedig. 

(I’w barhau.) 


ENGLYN I’R MORMGN. 

Y Mormon gysson geisia,— o nawdd Duw, 
Yn nydd dig a lwydda;. 

Terfyn ar bob gelyn ga, 

. . Uwch du ing ’u iuch. dianga. 

(j ynt o lemon. 


John Dayies. 


UDttOUN SEION. 3'2§i 



U ! ) Gr 0 II N S E I 0 N, 


N «V 





DYDD SADW&N, HYDREF I), IR.Ŵ 


PA FODD I HHYBUDDIO Y GENEDL ERYDEINIGi 
MEWN UN FLWYDDYN.. 

(O OlygyJdiaetb y “ Siar.’); , 

At Fugeiliaid a Llywyddion Cynnadleddau,. a Changenaut 
Eglwys y Saint drwy Brydain Fàwr. 

Anwyl Frodyr — gan deimlo dymuniad awyddus am weled; 
gwaith mawr ein Duw yn myned rhag ei flaen yn y gwledydd; 
hyn gyda nerth a chyflymdra mawr, cynnygiwn i chwi, ar ol 
dwys ystyriaeth, idd eich hystyriaeth? a’ch mabw ysiad, gynäun ■ 
yr hwn y gwyddom yn dda y bydd yn un o'r cynnorthwyadau 
nertholaf a galiuocaf a cliir ei fabwysiadu gan y Saint, yiii 
nghysswilt à’r weiDidogaeth, i bregethu yr Efengyl yn tfVdd-- 
lawn a bune i’r oll o’r genedl hon. 

A sanlyn y w y eynllun a gynnygiwn— 

Yn nghyntaf; Hysbyser, o leiaf, BUM MYRDDIWN odrig-- 
olion Prydain Fawr trwy law-lènau, yn ystod blwyddyn, o’r 
manau lle, a’r amseroedd pan y cynnelir cyfarfodydd Saint y 
Dyddiau Diweddaf. Yn y modd helaeth yma o liysbysu, diaut 
y gorlenwir eich dau-fil ga peli neu eièh llefydd o addoliad cy- 
hoeddus yn barhaus. 

Ynail; Diwaller, o leiaf; BUM MYRDDIWN o’r bobl, yn. 
ystod pob blw;yddyn,.â chyfres argraffedig o gylioeddiadau dydd- 
oraf Saint y Dyddiau Diweddaf; yn cymiwys eu prisoedd, ae- 
hysbysiad y gellir eu cael yn mhob un o’ch cyŵrfödÿdd cy- 
hoeddus, ac mewn üefydd ereill a ewyllysioeh nodi. 

/n drydedd Caffed pob un, o leiaf, o BUM MYRDDIWN 
a’r bobl, yn ystod pob deuddeg mis, fenthyg un neu ychwan eg. 
o’r traethodau a argraffwyd i’w cylcliredu ; caffed pob un gadw 
a fenthycio am wythnos neu yn hwy, neu ei brynu os 


330 


UDGORN SEION. 


Froilyr, wedi y darllenoch y tri chynuyg -hyn, diehon y bydd 
wc h barod i waeddi yn fyrbwyll, “Mae y cynllun yn wir yn un 
da i iedaenu yr Jüfeilfgyi, ond yn anliawdd iawn, os nad yn an* 
nichonadwy, i’w ddwyn i weithrediad.” Gellweh ofyn, “ Fa fodd 
y byddai ddichonadwy i’r Saint argraífu Purn Myrddiwn yr uii 
o luw-le'nau, cyfresau, a thraethodau?” Attebwn ei fod yn 
iiollol ddiaughenrhaid iargraffu cynnifer. Tybiwch mai pum 
mil ar hugain yw nifer y Saint yn Ynys Prydain; diwaller pob 
un o’r rhai hyn â dau draethawd er eu eylchreduyn wythnosoi 
neu yn ol y cyfartalweh hyny. A dau draethawd i bob Sant, 
diwellid hanner c»n mil o breswylfeydd yn wytiinosol. Gallwn 
gyfrif yn ddibetrus y byddai, ar gyfartalwch i ddau ddynsawd 
yn mliob trigfan ddarllen, neu glywed darllen, gynnwysiad y 
cyfryw draethawd; ae ar glawr yr hwn y galient hefyd ddar- 
llen liyshysiadau o lefydd ac amseroedd ein cyfarfodydd, a 
cyfres o rai o’n gweithiau argraffedig. Felly yr iiysbysid 
can mil yn wythnosol; ac mewn deng wythnos a deugain 
fiäfrid deg cant a deugain o gannoedd o filoedd neu bum 
myrddiwn â’n hatiirawiaethau, ynghydýn’r gyfresa’rllaw-lèDau 
ar y ddau-glawr. Ac fe eliid dwyn y cylciircdiad i.irfawr hyn 
o wir egwyddorion.ac hysbysiadau pwysig oddiamgyich mewn 
nn flynedd. 4dim ond trwy fod pob Sant yn cael DAU draetlr 
awd. a’u cylciiredu y.n wythnosol, 

Yn awr pe-catfai pob Sant, nid yn unig ddau draethawd. ond 
dau o bob rhifymo’r gyfrestr a ddetholir er cylehredu, dyblid 
, nifer y trigolion a r.hybuddid am bob rliifyn ychwanegol o’r 
gyfrestr; er enghraifft, pe byddni ynddi bump, llesolid pum 
myrddiwn, nifer gydrif a -holl boblogaeth Prydain Fawr, mewn 
, un fiwydilyn. 

Yn awr aufonwn i bob Cynnadledd, i blitli y Saint Prydeinig 
, dwbi y nifer o bob un o’r tractliodau, detlioledig i’w cylchredu 
: ag eydd o aelodau yn rohob Cynnadledd. Er enghraifft. os 
bydd tnil o aelodau Mewa Cynnadiedd, anfonwn ddwy fil o bob 
traethawd iddynt. 

Rhagysgrifenwn y cynllun yn awr i hob Cynnadledd dalu am 
y traethodau hyn. Yr ydych oll yn ddigon liysbys o’r cynllun 
a ddygodd y brawd P. D. Richards i’ch p\ith er gochelyd an^ 
gasgliadau a darfod ahwynt, a chael yr-aml amryw-fathau o 
í\ü gostau a tlireuliadau y Cynnadleddau allan o'r un drysorfe 


UDGOiiS 6ISION. 


331 


gyfíredinol a godir trwy ddegyrnau wytlmosol y tlodion. Cyn- 
liun yr Arglwydd yw hwn ; a tbrwyddo, yr ydyeh wedi ei gael 
yn rliwyddaeb i daiu rentau eicL Cap'di, cynnorthwyoy tiodion. 
cynnal eicìi gweinidogaeth deitliiol, talu eicii rhoddion Temi, ac 
ugeiniau o bethau ereill rhy luosog i’w r.odi. Yn mhlith jrr 
anuywiol dreuliadau creill a dynir o’r drysorfa gytìredinol 
hon, yn awr cynnwyswn yr item am draethodau, yr hon sydd 
yn un o’r pwysicaf yu mblitìr yr holi rliai ereill, pan ei holr.ein- 
ir yn ei ddeiiliau pe 1 gyrhaeddiadoi. 

I gyflawni dybenicn o’r fath bwysigrwydd gorddwyol, a 
brysio rhybyddiawl genadwri yr Efengyl yn mhiitb y geneçil 
Frytanaidd, cyngborw.n holl Lywyddion gwahanol Gaugenau 
yrEglwysdrwy hyn, i gadw hob wythnos or drysorta ddeg- 
ymol, yn ol UN EÍ’YRLING am bob aelod a berthyna i’r cyf- 
ryw Gangenau, i wneuthur / ri,sor/a .Dr aetlmdaujl ; trosglwydder 
y drysorfa hon yn fisol neu chwarterol gan Lywydd pob Oangen 
neu Gynnadledd i Brif Ddosparthwr y Gynnadledd, a gyred 
yutc yr unrtiyw yn ddioed i’r Swyddfa hon. Bydd pob Cyn- 
iiadledd yn gyfrifol arn y drysoría hon, a aníonir trwy y Erif 
Ddospartliwr Llyfrau, yr un fath ag am gyhoeddiadau ereill. 

Àr y traethodau nyn, a anfonir i’w cylchredu, nis gall na 
phrif nac îs ddosparthwyr gael unrhyw elw, y rnaent vn 
gael ar gyhoeddiad.au ereill. Ond y mae gwahanol Lywyddion 
Cangen.au i’w derbyn yn ol prisoedd Llerpwll, yn eiddo i’r 
Caugenau. Dylid talu eostau y I’rií' Ddospartliwyr, neu Lyw- 
yddion y carrgenau am gludiad, amiòrau, &c., allan o Drysorfa 
• Gyffredinawl Degwm y Cynnadleddau neu’r Cangenau, yr un 
íatli a’r màn gostau ereill. 

Dylai pob Llywydd Cynnadie<Id fÿnu gweled fod yr )iq 11 
draetìiodau y, bwriedir eu cylciire.du yn mhob Caugen yn cael 
eu clorio yn gryno â chloriau lliw, ar dudalen gyntaf y rhai y 
dylid argraíiu y Teitl. ae lietyd y ,ddwy linell o argraff a rheiíaiit 
if*Dy ac i waered i gei’n.pob traethawd yn y Gyfres Newydd. 
Ar y tu eefn argrafîer yr Arnserau a’r Man.au y cynnebr y 
CyfarfoUydd yn y Gangen, yn agos i’r manau. lle eu cylchredir. 
hefyd ofyniad i’r Dar.llenydd eu cadw yn lân, a dywediad y gel- 
wir ara danyrit os na phryniu hwynt. Tufewn ir cloriau 
argraffer eyfres o rai o’ti cyimeddiadau dyddoraf, yn ngliyd 
a ’r prisiau, a’r nranau lle geliir eu cae), Dylai y çlQr| au ..^J4 !; 


332 


CBGüìCN SEION. 


fod tua'r un math ag eiddo y “ Perl o Fawr Bris.” Cymmerer 
y costau at hyn.hefyd allan o'r Drysorfa Gyffredinawl. 

Edryelied yr Awdurdodau lly wyddawl fod yr holl draethodau 
hyn yucael eu cadw mewn symmudiad parhaus bob wythnos, 
a bodpob dyn , íenyw, aphlentyn yn yr Eglwys a fedr gerdded at 
ddrws ei gymmydog yu gwneuthur a allo i ledaenu y gwirion- 
eád. Gcill rhai wneuthur lawer mwy nag ereill ; am hyny 
rhaner y traethodau yn ystyriol, yn ol sydd ganddynt o amser 
ac amgylchiadau i’w gyflawni ; a chafled pob un wybod ei 
ddosparth i gylchredu, fel nad ymyraetho ag eiddo eifrawd neu 
»i ehwaer ; ac na fydded neb yn wan- galonog neu ofnus; canys 
y dewrion yn unig a ant i mewn i’r deyrnas nefol. 

Byddwn yn debyg o ail argraffu amryw o’r hen gyfres o- 
draethodau, gyda pheth eyfnewidiadau-, y rhai ddosrenir yn 
benuodau ac a du lalenir, er eyduno â’r newydd. Ac fe ffurfia 
y ewbl, pan yn orphenedig. gyfres gyda mynegai, cymmwysedig 
iirhwymo. Diehon y bydd yr holl nifer yn y gyfres o ddeuddeg 
i ugain. 

Cynnygiwn ddiwallu y traethodau hyn mewn niferoedd fel y 
nodir uehod, mor gynted ag y gellir eu hargraffu. ac aros am 
ain tâl yn ol Ffyrling yr wytlmos oddiwrth bob unfel y nodwyd ; 
o’r ; blaen, oddieithr y geill y Cynnadleddau, heb afrwyddinedi 
dalu yn nghynt. 

Dilys yr achosa. ganlyniadau yr ymegn'íad cyffredinol hwn ar 
ran y Saint i gannoedd o flloedd i ymehwilio i Waith y 
Dyddiau Diweddaf, a arosent oni bab hyny mcwn holloi- 
anwybodaeth. 

Diehon y dygir ugeìniau o filoedd rr Eglwys yn j dull yma, 
yr ymgasglant i Seion, ae y eynnorthwyant â’u mheddiannau i 
gasglu y tìodion a.gyru Teymas y Dyddiau Diweiidaf rhag ei 
blaen. Mae’n fẃv na thebyg y byddai y trysorfeydd a ad delid' 
felly ddog, ugain, neu ddeng waith a deugain gymmaint a’r un- 
treuliad yn unig o Ffyrling yr wytimos. Dywedwn, ynte, wrth 
yr lioll awdurdodau llywyddawl, swyddwyr, ac aelodau, Y n 
:nl?en aenwi yn y gwaith-da hwn, ac fe wel yr Arglwydd eieli 
Duw eioh hymdreohiadau, ae a’eh bendithia yn helaeth; a 
Hirwy eieh diwydr.wydd Efe a dòr ei waith yn fỳr mewn cyf‘ 

iawnder, fel y rhagddywedodd y Hhiphwydi. Gosododd ein 
Du;v y. gallu.ynom, i wneuthur llawer o ddaioni, neu yehydigj. 


ÍIDGOP.N' SEÎON 


333 


nen guddio ein talent yn y ddaear a gwneuthur dim. Pan y 
gweithiom drosto Ef, yntau a weithia gyda ni. Gyrweli yn 
ml&en; ynte, y degymau wythnosol ; bydd y trysorfeyddgwar- 
gred yn foddion i gasglu miloedd yn flynnyddol. 

Dywedwn wrth y Cyrary— Cyfleithwch y gyfres newydd o 
draethodau, a ehyhoeddwch o hob un nifer.tcydrif a dwbl y nifer 

0 Saint Cymreig na. fedrant Seisneg. Dywedwn wrth y Scan ■ 
dinaflaid— Gwnewch yr un modd. Gosoded yr holl S'aint eu 
hysgwyddau wrth yr Olwyn Mawr, a bydd ini, yn nerth Dvw 
Jsrael, i droi Cenedloedd Cristianogaeth tu fyny i waered, ac 
ysgydwn allan y cyfiawnioD o’u plith, 

Oiìson Puatt, Lhjwydd. 

Ymfudiai) Mne’n anghenrheidiol i’r holl Saint a fwriadant 

ymfudo i Utah yn 1857, ddarparu i hwylio allan o Lerpwll. o 
leiaf , erbyn y 25ain o Fawrth. fel ag i dirio yn y Talaethau 
erbyn y laf o'Fai 

Dílbd Llyfrao. — Gan fod gofyniadau mawrion yn ddyledus 
ar y Swyddfa hon i’r Eglwys, a bod eisieu eu talu ar ddiwedd y 
flwyddyn, dymunem i’r ymdrech mwyaf a ellir gael ei wneu- 
thur, Frodyr Llywyddol, er eael eich Cynnadleddau yn rhydd 
â ni erbyn hyny, fel ein galluoger i wneuthur yr unrhyw ag 
Iiglwys Dduw. 

Dy wenydd genym ddeall fod rhai wedi gweled yr anghenrheid- 
rwyad o hyn, a dechreu ar y gorchwyl. Hÿderwn mai digon 
yr hint yma hefyd i liob Lly wydd ag sydd bob amser yn narod 

1 gyflawni a ofyna Duw, fel y profo ei addasrwydd i’r cylch 
pwysig ac anrhydeddus a leinw. 

Ymddygasom mor ysgafn ag oedd inodd tuag at y r Cynnad- 
lcddau beiehiedig o amser diwedd yr ymfudiad liyd yn awr, f~l 
y caffent chwareuteg i ymryddhau a chryfliau, ac i gael y deg- 
wm i’w rym, hyd yr amser diweddar hwn pan niae y chwarter 
olaf o’r flwyddyn wedi dechreu. 

Cynllun y Llywydd Pkatt sydd yn dweyd ac yn dangos 
gystal drosto ei hun. fel mai afreidiol ein sylwadau ychwanegol, 
thagor nag hysbysu yn mhellach i’r Llywydd Pratt, mewn 


834, 


ÜDGÖRS SEIOS.' 


llythyr diweJJar attom, gyngliori y Saint Cymreig i beidio 
a gadael un math o’u traethodau Cymreig i orwedd yn segur; 
eithr y cedwir hwynt mcwn cyffrawd ar gylch yn wythnosoi 
gyda’i gyfres newydd yntau sydd i gael eu cyfieithu i'r Cym- 
raeg yn fuan. '* 

(i weier fod gan ein Llywj'ddiaeth olwg ffyddiog am argy- 
hoeddiad a throedigaeth miloedd trwy yr ymdrech cyffredinol 
a wneir. 

Ystyrir fod anfoniad dau draethawd gogyfer â, a thaiiad o 
Ffyrling yr un yn wytlinosol oddiwrth, bob aelod yn resymol 
i'r Gynnadiedd fwyaf beichus ei gae) a’i wneuthur, ac mae 
ryddid i’r neb a fyno i wneuthur a fyno. 

Nid ofnwn ar na fydd y Saint Cymreig yn flaenaf yn y 
frwydr ac yn gyfranogwyr o’r yspail. Yn gatrodau arfogedig 
.âphob amrywiaethau a mathau o’u traetiiodau, ac yn ffyddiog 
yn eu Duw y gweler hwynt yn ymrutiiro ar deyrnas Satan ac 
yn rhyddhau ei garcharorioti o gádwynau tywyllwch. 

Frodyr Llywyddol, mynwch gael catrawd dracthodawl yn 
MHOB CANGEN, ac edrycliwch na fyddo yr un traethawd yn 
segur. Mynwch gynnifer math a fedrwclt gael. 

Mae arnryw fathau o draethodau campus yr hyglod frawd 
Davis yn v Swyddfaetto: pwy a’u mỳn? Hefyd gasgl o weith» 
iau awdurol y brawd D. Jones, yn rhwym, 6s 4c yr un. Yr 
“ Eurgrawn ” ac “ Hanes yr Eglwys ” yri gynnwysedig. Ych- 
ydig sydd genym— lLaí nag un i bob Llywydd. 


CAN HIEAETIIUS. 

Tôn— “ Aàeryn Du.” 

0! clyweh fy naiar gân! 

Dan faich yn Babel dir, 

Am fod yn Seion lân 
Wyf er ys amser hir. 

Ac 0! mor gaeth wyf fi 
Mewn cyflwr gwael a thrist. 
O eisieu dyfod attoch chwi 
I Deml Iesu Grist,! 


UDGOEN SEION. 


385 


Pa bryd daw’r oriau rnaitli 
I ben i’m dwyn yn rliwydd, 

0 ! na bawn ar fy nhaith 

Yn do’d mawr fyddai’m llwydd! 

0 frodyr clyweh fy nghwyn! 

A gwelwch pa mor gaeth 

Yr wyf, a dewch ar fýr i’m dwyn 
I Fynydd Seion faith ! 

Pe oawn i hyn o rodd 
0 frodyr byddai’n fraint! 

Mi fyddwn wrth fy modd 
Yn Seion gvda,r Saint! 

Yr ydwyf yn parhau 
Yn ffyddlon, ond ’rwy’n flin. 

A bron rhy gaeth i ddwyn yr iau 
Mor wael ’rwy’a cael fy rhin! 

Am ddo’d i’r wlad sydd well ' 

Yr wyf a’m gruddiau’n llaith! 

Mae’r oed yn myn’d yn mhell, 

A’r babell bridd yn waeth! 

Y cwbl sy’n llesghau, 

A’r amgylchiadau’n ìs ; 

A’r anadl hefyd sy’n byrhau, 

Nes methu lawer mis! 

O na symudíd íi 
Yn Ilwyr o’r lle yr wyf! 

Yn wir diolchwn i 
Bawb honoch chwi tra bwyf!' 

Och! och! pabryd y daw 
Yr amser hir i ben 

I’m dwyn i Fynydd Seion draw? 

O! doed ar fyr! Amen. 

ítanelli . (Gynt o Penydaren.) D. A. Hughes. 

f!)a fydd genym gael, unrhyw amser, gan ein hysgrifenwyr 
aweáýddawl, o flasus ffrwyth eu mheddyliau gwrteithiedig i w 
osod ar fwrdd yr Udgorn; ond,er hyny, carem gael amryw- 
iaeth— rhyybeth gyda Hiraeth am Seion, &c,— Gol.1 


33 '> 


CDGORN SEION, 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Dtwed llythyr odâiwrth y br. J. Jones. o Brymbo. dyddieàîg 
Hyd. 1, ddygwydd o ddamwain erchyll yno, y dydd blaenorol, 
yn mhwll y Pendwll, trwy dorriad dwfr i mewn o hen waith, 
Llanwodd yr holl waith, a 34 llathed i íýny i'r pwll, mewn nn 
awr. Diangodd y mwyrif o’r gweithwyr, druain, trwy hen 
bwll awyr, o’r hwn eu codwyd â rhâff, Yr oedd 13 i mewn yn 
ddiobaith am danynt yn y byd hwn. Buont yn engnedu dwfr 
trwy’r nos, etto ni welid Uaesiad ynddo. Yr oedd cannoedd o 
bobl yno ddydd a nos. Nid oes achos dweyd mor dor-calonus 
oedd yr olygfa! 


Anfoner i ni, yn ddioed a diffael, enwau a manylion y 
rhai sydd wedi ymfudo mewn gwalianol ffýrdd, heblaw trwy y 
Swyddfa hon. wedi diwedd gorchwyliaeth y br. Jones, a phob 
amser o hyn allan, yn nghyd ag hysbysu yn nghylch y rhai a 
beidiant ymludo ar ol anfon eu henwau yma, fel y cadwer ein 
llyfrau yn gywir. 


Cvfeiriadac — Mr. John Jones, 4, Water Street, Abergele, 
Denbighshire. 

Mr. David Davies, Mr. C. Harman, Cil Heol, near Town 
Hall, Llanelly, Carmarthenshire. 


Dbrbyniadad am Lyfhau o Medi 27 hyd Hydref 9 T. 

Stephens, Ü5 I5s 6c ; J. Thomas, 12s; T. Rees, £1 lOs; T. 
Jone’s, I4s; J. Oavis, £2 I5s; G. Iioberte, lls; T. S., etto, 
£2 I3s llcW. Ajax, I5s. 


Cysseeriad . 32 I 

Ënslyn i’r Miirmon, * *** 328 

Gi.lyeyddiaeth— At v Llywyddlon'— ' Ŷt nfti dîârt- -Öy letì* *L.îvfrVn*— ' cŷîiîluii 

y Llywydu Pratt ' 

Cin Hiraethns ‘ J 

Amrywiaethau. &c * 33U 

ABERTAWY: 

ARGRAFFWYD a CHYHOEDDWTD GAN DANIEL daniels. 


TJDGORN SEION, 

H8U 

ŵemt n Ütaínt 


Bhif. 22.] HYDREF 25, 1-856. [Cyf. IX. 


CYSSEGRIAD. 

( Parhâd o tud. 328.) 

Y mae mewn dyn ysbryd — ysbrydoliaeth yr Hollanuog. Efe 
a blanodd yn yr enaid awydd am ragoriaeth — ysgogiad anwrth- 
wynebol i gynnyddiant. Tuedda y meddwl i arlioli natur am 
®i dirgeledigaethau ac i addurno ac ardderchogi y ddaear. Yn 
eu dadenhuddiad geüw y bobl yn awdurdodol ar eu llywodr- 
aethwyr am ddiwygiad, a chipiant eu rhyddid o ddwylaw 
gorme3wyr, a Duw yn ei anfeidrol ddoethineb a’i ddaioni ddyry 
i bob peth gyfeiriad er ei ogoniant Ef ei hun, ac er dyrchaflad 
plant- dynion. Er hyn oll mor anaml ydy w y rhai ag ydynt o’u 
gwir-fodd yn ymgyssegredig er anrliydedd eu Gwneuthurwr, 
eu Ceidwad, a’u Prynwr. Mor anaml ydyw y rhai a gyflawn- 
ant eu gweithredoedd yn enw yr Arglwydd, ac a gydnabyddant 
yn weithrcdol y mawr ddyled sydd arnynt iddo Ef. 

Saif y masnachydd yn unig fel masnachydd, gweithreda y 
eelfyddydwr yn ei enw ei hun neu ei gelf, dadguddia y dyn 
egwyddorol ei wybodaeth megys egwyddorol ddyn, ac nid fei 
gwas i Dduw-, gweinydda y deddfwr wrth lais y bobl, neu wrtii 
ddi8gyniad ettifeddiaethol ; dcil frenhinoedd deyrn-wialenau a 
osodwyd yn eu dv/ylaw trwy yniosodiad a goruchafiaeth, ac 
eisteddant ar orseddau a sefydlwyd mewn gwaed a dagrau; 
ottifedda y rhai mawreddog gyfoeth a thiroedd oddiwrth dadau 
rhyfelgar, a’u hennillasant drwy gleddyf a tlirais. Nid oes a 
weithreda yu enw yr Arglwydd, neu ag sydd yn by w yn holloí 
22 Pais l g. 




338 


ÜDGORN SE102fv 


ymgyssogredig i’w ogoniant Ef, yn mhlitli lioll deyrnasoedil y 
byd, oddieithr yn yr un hono a sefydlodd Efe ei Hun yn y- 
dyddiau diweddaf liyn, ac nid yw hyd y nod ei deüiaid ond yn 
dechreu teíthio yn. y cyfr.yw gyfeiriad.. Pa le mae y genedl 
sydd a’i thiroedd, ei dinasoedd, ei rheilffyrdd, ei llongau, ci 
chyfoeth, a’i chelfyddyd oll yn- osodedig ar allor cyssegriad? 
l)eil y mawrion diroedd a mcddiannau trwy gymmeradwyaetln 
a doniad awdurdod ddynoi, a meddianna frenhinoedd a gwŷr 
mawreddog ettifeddiaethau o waed, ond pa le mae y rhai hyny 
a ddaliant hawl ddangosegau oddiwrth Frenin y Bydyssawd? 

Oesa dynion fel pe creawdwyr eu hunain fyddent; neu fel pe 
baent wedi prynu oddiar yr Hollalluog “y ddaear a’i chyflawn- 
der.’’ Nid yw dynolryw yn cyssegru eu iinnain i’w Gwneuth- 
urwr a’u Ceidwad; nid oes ychwaith a broffesant taw felly J 
mae. Y gwir yw, mae cymdeitbas yn weithredol atheiatiol 
llywodraethwyr a deiliaid, ofleiriaid a phobl, Oesa dynion i’w 
hunain ac nid i ogoniant Duw. 

Frodyr— Saint y Byddiau Diweddaf, rhfaid i ni gyssegru eih 
ltunain — ein bywydau, ein liegnîoedd, ein cyfoeth, eiu talentau 
ein gwragedd, ein teuluoedd a’r oll ag ydym neu a feddwn i’r 
Hwn a’n prynodd dair gwaith — trwy greadigaeth, trwy gad- 
wedigaeth, a thrwy waed ei Unig Anedig. Na thwylled neb 
ohwi, ac na thwyllwcli eich hunain yn hyn-; mae cyssegriad yn 
rheol teyrnas nefol. Mae angen ar yr hwn nad ydy w barod * 
gadw y gyfraith hon, a’i enaid heb ci ëangu gan Ysbryd yr 
Hollalluog, angen i ddyfal geisio doetlimcb a gallu oddiwrth yr 
Ysbryd Glân er ei allnogi i fod yn gyfattebol i’r yrfa a osodwyd 
o’i flaen, ac yn deilwng o’r ettifeddiaeth a’r dyrchafiad ' sydd 
ddarparedig i teibion a merched Duw. Oddieithr iddo wneuthur 
hyn, heb ofni a chrynu rhag y mcddwl ei fod yn gosod ci hun 
gyda’i oll ar yr allor yn offfwm i Dad yr Ysbrydoedd, gweil 
fyddai iddo droi'o’r nailldu, a bod yn ymgeisydd am ogoniant 
îà, rhag, wrth syllu ar yr uchder am yr hwn yr amcana y 
cyfiawn, iddo benfeddwi a syrthio i ddyfnder lawer iselach na’r 
llo or hwn y cychwynodd. Mae y codiad i ddyrchafedigrwydd 
Brenhinoedd ac Offciriaid y Goruehaf yn binacl rhy uchel i rai 
o’r fath i’w gyrhaedd, 

Eiddo yr Arglwydd y ddaeara’i chyflawnder; y byd, ac a 
áreswylia ynddo,” ac Efe a fỳn i’w Saint ci gydriabod yn weitlf- 


UDGORN SEtöN. 


3áÖ 


íeíol Wrth gysscgru ett Jiunain yn hollol ac anramadol iddo hf 
yw yr unigfforddy gallant ddyfod yn ettifeddion i Dduw, «• chyd' 
ettifeddton a Christ. 

HYNT YR YMFÜDlAD. 

(Allau o’r Councü Bluffs Bugh. 

Djchoìí nad annyddorol fyddai i rai o’ch darllenwyr ddeall 
rhywbeth o symmudiadau yr ymfudiad i Ddyffryn y Llýn 
Halen y tymhor hwn. (Awst diweddaf.) Ychydig ddyddiau 
yn ol; yn nghyfeillach Coloncl Babbitt, Ysgrifenydd Utah, ac 
amrai ddinasyddion o’r lle hwn, ymwelasom a Florence, N. T., 
ac yno yn ymwersyllu cawsom tua 500 or “ ffyddloniaid, oll 
mewn eithaf iechyd a chalondid, yn bwriadu Gychwyn mewn 
diwmod neu ddau ar eu hir-daith. (Cychwynasat Dydd Llun,- 
yjl8fed.) Oddiwrth Cadben Willey, a’r Cadbeniaid cynnorth- 
wyol MeGaw a Savage, deallasom i'r osgordd fod ddim ond tua 
wythnoa yn dyfod o Ddinas Iowa, a bod yr oll yn iaehus, llon- a 
hoddlmol. 

W edi gweled amryw law-geirt osgorddion yn mynedtrwy y 
ddinas hon, ae yn croesi y trosglwyddfäau yn Elk Horn a Loup 
I’ork, ni allasem lai na sylwi ar y brwdfrydedd a gynhyrfai bob' 
gradd ac oed. Ymddangosai fod yr osgordd yma yn fwy diwall- 
cdig o bethau gwersyll, a darpariaeth o luniaeth, &c.‘ na r rhai' 
a’i rhagflaenodd. 

Gwelasom y cigydd yn estyn cig eidiou rhagorol l’r dorf, ac 
hysbyswyd ni mai y dogn i bob un y dydd oedd hanner pwys O’ 
gig, pwys o flawd. a’r dognau arferol o driagl, siwgr, &c., &c. 
Mae gan amrai, modd bynnag, hunan ddiwalliadau, ac íelly- 
hyddant byw yn gysurus iawn. 

Ymddangosai i rai fod y bobl hyn yn dyoddet caledl mawr 
wrth deithio cannoedd o fllldiroedd ar draed, yn llusgo ceirt 
o’u hol. Camsynied y w hyn, canys fe ddy wed amrai, nad oedd 
eisieu, arol y tri diwrnod eyntaf o’r daith, nemawr ymdrech i 
ddau neu dri o ddynion neu feny wod lusgo y llaw-gart ysgafni 
gyda’i lwyth priodol o bethau i drin bwyd a'i daclau. 

Y mae, hefyd, yn ffaith, y gaHant deithio yn mhellacÜ mewn< 
diwrnod, a ehyda llai blinder na gweddeuau ychain. 

Mae y owmnioedd hyn yn gynnwysedig o Swediaid, Daniai'i 1 


IJPOORN SEIflN 


S4Q 

ElImyniaiJ, Gymry, Tsgotiaid, a Saeson, ap mae y prawf gomi 
o’u cywirdeb yn y ffaith o’u bod yn f'oddlon sefyll taith eydd 
mor faith. 

Yn nghyntaf, ymegniasant yn galed dros y cannoedd o 
filldiroedd a wahanasant eu bryDÌau genedigol oddiwrth y 
porthladd Ewropaidd o’r hwn yr oeddynt i ymfudo— yaa 
gwelwch hwynt ar longau gorlwythog yn gwrthsefyll peryglon 
yr ëang Fôr Werydd — wedihyny, teithiant yn amyneddgar fil 
o filltiroedd ar hyd y tir i Ddinas Iowa, oddiyno i gyehwyn ar 
draed ar daith dros fryn a bro, diffaethwch a niynydd, bedwar 
cant ar ddeg o filltiroedd, i gyrhaedd yr “Hoff Ddyffryn.” 

Y mae liyn yn frwdfrydedd — dyma beth yw arwriaeth yn 
wir. Er nas gallwn gyd-weled a hwynt yn eu barn, nis gallwn 
lai na chanmol eu hymroddiad hunau-ymwadol i egwyddorioc 
eu ffydd. 

Eithr anghofìasorn Florence, nid wedi ei harfaethu, [fel ei 
hardd gynddelwawl Ddinas Duscanaidd, i gael ei haddoli yn 
gyffredinol fel y mwyaf dymunol o’r prif ddinasoedd Ewropaidd 
yn llawenhau yn ei gwych balasau, ei thanlliw-luniau, a’i myn- 
egiadawl ddelwedyddiaeth,— eithr i’w hadwaen yn ein dydd- 
weithiol fyd liwn, fel un o’r trefydd penaf yn Nhiriogaetb 
Nebrasta. 

Tri mis yn ol nid oedd ond pump adeilad, y mae yn awr tna 
deugain, ac mor gyflym ag y ceir gweithwyr anwyfau, parhant 
i adeiladu. Cyn y gauaf, mae yn debyg y lVdd 1 50 o dai wedi 
cael eu hadeiladu. 

Gwna yr agerdd felinau-llifo eu goreu i ddiwalfu coed, ond yn 
ddiog iawn yr ymsymmuda y feiin ddwfr ar MiII Creek o 
eisieu “ brâs gawodydd.” Gosodif agerdd-felin arall i fyny yr 
hydref hwn. Y mae dwy odyn briddfein yn agos wrth law, 
odyn galch, a chwarel p- adeil feini rhagorol. I James C 
Mitchell, Ysw., yr hwn sydd wedi llafurio am yn agos ddwy 
flynedd i wneutliur Florence yn dref, niewn ffaithyn ogystalag 
mewn enw, mae y gydnabyddiaeth o fwyaf o’i gwelliant a’i 
thyflant i’w roddj. Yn ddiffuant dymunwn ei rhwydd-deb a’i 
llwyddiant. 

-O. Y. — Oddiarpan ysgrjfenwyd yr uchod, sylwn ar y cyr- 
haeddiadau canlynol i’r ddinas Iion, ar eu ffordd i’r Llyn Halen 
A#I)ä-ỳdd Llun, y Igfed Q’.r mis hwu, Ôöo law-geirt a 5 0 


sîrgorn seioS S41 

ẃeddeuau yẃain • ar yr 20fed, 3Ò o weddëuau ychain; ac ar 
yr 2 1 ain, (iO o law-geirt ac amry w weddeuau. 

Mae tua 400 wedi gadael Florence eisioes ; cynnwysai y 
gosgorddion uchod tua 890 o bersoriau, a dysgwylir Cryri riiíer 
ètto via St. Louis. 

öÒHEBIAETH CAR'I'REFOL. 

CYNNADLEDOAU V GOGLEDD. 

Brymbo. Hydref 14, 1856. 

Anwíl Frawd Daniels. — Cafais eich llythyr dydd Sadwrn 
diweddaf. Oddiar pan ysgrifenais atoch o’r blaon, o Llanrwst» 
bum yn nghwuipeini y brawd Ajax trwy Bethosda, Baugor, ac 
fcyd Amlwch, yn Sir Fôn, ac yn progotbu yno i doif luosog. 

Mae Sir Fôn, fel y gwyddocb, yn cynnwys degau o filoedd o 
drigolion. Ddim ond pedwar o Saint sydd yn mblith yr holl 
üiler yma, mor bolled ag y gwyddom ni. Bedyddiasom un pan 
ar ein taith yno. 

Frawd, mae fy nghalonar waedu wrth feddwl fod cynnifer yn 
Sir Fòn yn gorwedd uiewn tywyllwch, ac am nad ocs genym'ddim 
i wneuthur drostynt, eithr eu gadael felly ; eanys y mao yn an- 
mhosibl i ni fod yno ao mown manau eraill Uo y mae Saint. 

Yr ydwyf wedi bod yn gweddio ar i’r Argl.wydd agor rliyẁ 
fl'ordd; h rhoddi ei Ysbryd i dueddu calonau cyrinifer a deuddeg 
o’r Doau i ddyfod i Sir Fôn, a Chaernarfon. 

Wedi i m brogetbu yn Amlwcb i amryw blcidiau Crefyddol 
clywais rbai yn tystîo na feddyliasant erioed fod egwyddorion y 
Saint mor ysgrythyrol. Yr Arglwydd a anfono weithwyr luoedd 
'gynheuaf mawr y Goglodd, ainen ac AMEN. 

Yr oeddwn yn Abergelo, no8 Sadwrn, pan y llawenhawyd fy 
ughalon yn fawr wnh ddarllen llythyr oddiwrthych chwi a'r br. 
Israel Evans. 

Dydd Sul, aethyrn î’r Wyddgrug, a daethym hyd yraa ddoe. 
Fregethais yma neithiwr. Gwelwch nad ydwyf yn segur ; eithr 
a r gerdded bob dydd a llawer nos hefyd, ac yn hyflforddi y 
Wywyddion, oreu a allaf, yn mhob peth. 

Cwelais y Stau a gynnwysai y cynllun i draethodu y òu» 


:3-î2 


TJDGOBN 3BI0N. 


wythnos i’r diweddaf, ac mi a'i darllenaìs ac a’í dysgais yn 
Nghynghor “ Cynnadledd Ajax.’> Áll riyht frawd ; mae fy 
nghalon yn.llawenbaa yn y cynllnn. Wele ni yn parotoi at y 
gorchwyl 

Yr ydwyf yn eael y 'Llywyddion a’r Saint o'r un yabryd a roi. 
Mae y Saint, gyda ni, yn lyfr werthwyr yn barod, a chyn diwedd 
y rois hwn bydd vr holl draethodau a anfonasoeb, wedi cael eu 
gwerthu, a chewch eich taln ara danynt' 

Mae rhai ain gael ychwaneg o'r traethawd newydd, ond gan fod 
cynnifer o hen draethodau ar law, a rhai newyddion yn dyfod 

etto, credwn mai gwell ytndrechu gyda hwynt. 

Mae yma (Tyddlondeb; mae Saint y Gogledd a’u holl gnìon ar 
gyíiaWDÌ gwaith yr Arglwydd mown traethodu yn ogystal a phob 
dull arall. Pendcrfynwn wnenthur ein goteu i gyflawni yr hol' 
gynghorion sydd yn dyfod allan trwy yr 'Udgorn i’r llythyren, 
gan gredu mae dyma’r unlg ffordd i ni ddysgwyl llwyddiant 
waith yr Arglwydd. 

Yn y Cynghorion Cyffredinol aydd yn cael eu cynnal yn fisol, 
bwriadwn grynhoi yr holl arian llyfrau i mewu o’r gwabauol 
Gangenau, fel nad orweddont yn 3egur. 

Byddaî yn dda iawn genym weled y Brnwd Israel Kvans i 
fyny yma etto. Pan ofyna y Saint “ pn bryd mao y I.lywydd 
Daniels yn dyfod i fyny yma V’ fy atteb ydyw, “ O, rhywbryd o 
byn i ddiwedd y Mil Biynnyddoedd.” 

Ÿr eiddoch gyda’r gwaith, 

JO HN JOSES. 


DAMMEG Y MEDELWYR SIOMEDIG 
Digwyddodd yn ddiweddar |i gwmpeini o ddynion fyned a t 
daith i rhyw ran o'r Dywysogaeth i vrnofyn gwaith medi. 

Yr oedd poh nn o honynt a’i gryman yn ei law yn rhwymedig 
â rhiff nellt er mwyn diogeln yr awch, 

1 eithiasant yn galed iawn am lawer o ddyddiau hyd’ ncs v 
daethant i wlad lle yr oedd llawer o amaelhwyr. (. FaimersJ 
Oddiamgylch i’rcsng faesydd addfed ccrddodd y fyddin arfog 
yma yn awyddus am ymosodiad ar y penau melynion a safent yn 
s yth o ii blaon, ond pan yr ymblygent gyda’r awel mal pe yn 
Çyfarch eu hymclwyr dyeithr a amnolent mor fygythiol attyAî 


OCGOSN SEION. 


'3'4S 


•ö’fdiwedd oanfydäasant foneddwr, dybiasant hwy, yn sefyll ya 
-aihẃlch y elawdd. Cyinmerasant hwy ef yn lle perchen y mae.s; 
ond rhodreswr coegfalcl '. — intermedler ydoodd, yn byw ar oi dwyll. 
Gofynodd y medelwyr iddo ya ostyngîdig iawn am waith medi 
■Tailodd y ’* boneddwr ” drein sèisnigaidd arnynt, ac, ebo efe 
■‘•Jdechi dod?” Attebasant iddo. ’* Peth i chi jmofyn per acre 
am fedi?” «Dywedasant y pris. “ All right ; mae ilawer iawn of 
«waith medi gyda fi— holl caeau oco gyd— fi byw yn palace 
mawr oco. Fi gna ai/greement â chi fiedi ilafur i gyd. Chi roi 
pump punt í tì cadw nes chi dibenu gwaith fl. Fi cwrdd â dynon 
drwg, cilo bant cyn dibenu.” Chiviliodd pob un ei logell, a 
rhyngddynt oîl, gwnaethant i fyny y pum punt, a roddasant 
hwynt iddo. “ Tyna nawr, (ehe efe) ewcb i mewn i cae. a dech- 
rwch medi pen isa, a chofiwch fedi giân. Dewch lan palas oco 
wctyn cael bwyd, diod, a cysgu. Cewch pump punt nol ar od 
dihenu y job, a talu hefyd. Bore da cbi uawr,” ao ymaith yr 
aelh a’r pum punt yn ei logell. 

Nid cynt y cychwynodd nag yr ymruthrodd y medélwyr î r 
maes, ac nid awl oriau fuont cyn “ gwneuthur eu hol, a u iiunain 
yn chwŷs mawr, gun ganmol y job a’r “ boneddwr ’’ yn mhob yn 
ail gyda llawenydd.uid bychan. 

Yn y prydnawn daeth gwir berchenog y maes yn-oi fawrder a*i 
rhwysg allan o’i fangre, ac, er ei fawr syndod, gwelai ddynion yn 
medi ei lafur, Gwyddai nad anfonodd efe hwynt. Ara hyny, 
danfonodd ei weision utynt i’w hanfon ymaith; ond haeru 
wnaethaut mai perchenog y maes a’u hawdurdododd, ac n 
cbymmerent hall, eithr bygythiasant y gweision druain a’u crym- 
anau, ac nid cyn ymladd brwydr boetb, a dyfod o’r perehenog e 
hun i’r maes gyda’i northoedd, y gorfodwyd hwynt i ffoi heb 
îmhorth na. thal ond dysg yliad brawychuu am gael eu dal a u 
cospi am eu gwrthryfel. 

Gofynir yn 

i. Pwy ydyw y rhodreswr ? 

2 Pwy ydynt y medelwyr siomedig ? 

3 Pa beth yw y maes ? 

4. P»y ydyw iawn berehenog y maes ? 

F w y ydynt ei weision awdurdodedig ? 

UanelU, 


Datid Daties. 


344 


tJBGORN SIiJON. 


LT>YTHYR ISRAEL EVANS. 

Abertawy, Hydrcf 17 , 1 S56. 

Y Llywtdd Daniels, 

Anwyl Frawd, — Ar ol ymweled â phob Cynnadledd yn y 
Genadiaeth Gymreig yn ystod y tri mis diweddaf, roddaf i chwi 
hanes býr o honi. 

Ar fy ymweliad â’r Gogledd, yn mhlith y Saint ffyddlawn a 
chywir galou.ymfwynhäais yn fawr. Cefais y Saint ar eu cyn- 
nydd mewn ffydd a gweithredoedd da. Yr oedd yr egwyddor o 
ddegymu, yr bon a blanwyd o dan gyferwyddyd a doeth gynghor 
y Llywydd Ashby, pan ar ei ymweliad yno, ar ei chynnydd. Yr 
oeddpawb ag oeddynt wedi decbreu gweithredu yn ol y gyfraith 
nefawl hon yn gadarn yn y dystiolaeth o’» bod wedi profi yn 
fendith iddynt 

Meitlirinodd y brawd John Jones, fy ngyd ymdeitbydd, a 
minnau, yr egwyddor o ddegymu, gan ddangos i’r Saint yr ang- 
henrheidiwydd iddynt ofuddhau i’r gyfraith hon, a’r canlyniadau 
daionus a fyddent yn slcr o ganlyn, ac yr wyf yn ddiolchgarji 
Dduw am ein bondithio â’i Ysbryd i'w dysgu, a’i bobl â thuedd 
i’w chyflawnr. 

Mae y brawd Jones a’r rhai sydd gydag ef Jrn y Gogledd yn 
ddynion da — yn gyfrai a wnant eu goreu i gyfiawni eich holl 
gynghorion iddynt. 

Bedyddiasom amryw pan ar ein taith trwy y Cynnadleddaú* 
ac yr oedd argoelion addawol am ychrraneg pan ymadawais. 
Deallaf fod amrai wedi cael eu hedyddio ar ol hyny. 

Ar ol dyehwelyd, cefais yr anrhydodd o ymbresennoli yn rhai 
° Gymmanfäoedd y Deau lle y cefais fod yr un ysbryd a theim- 

lad da yn ffynu — y degwm ar ei gynnydd awydd cyffredinol am 

draethodu. Hyderaf y gwneir daioni mawr trwy gyd ffydd ac 
ymdrech y Siryddwyr a’r Saint, ac y dygir llawer o eneidiau 
gonest o dywyllwch i oleuni y gwirionedd, 

Da genyf ddweyd fod gwaith yr Arglwydd yn y Genadiaeth 
hon yn cynnyddu yn ddymnnol. Alae y Saint, gydag ychydig 
eithriadau, y rhai fyddant, cyhyd ag y cyl-dyfa y gwenitli a’r 
efrau, yn benderfynol i fyw yn ol cyfreithiau y nofoedd, fol eu 
gwneir yn liygbys iddynt. Fy naer woddi i ydyw ar iddynt bar- 
hau felly , canys dyna yr unig ffordd i fywyd. 


ISRAEL EVAMS. 


tíoooBS' SEiofr; 34Íí ' 



IJDGORN SEION, 


NBll 


âeren |? ^aínt» 



DYDD SADWEN, HYDREF 25, lHtf. 


Troseddo.— Yn mhlith y lliaws gwirioneádau a ddygwyd i 
oleuni trwy ddadguddiad aÉfengyl Iesu Grist, y mae un wedi ei ' 
brofi yn amlwg iawn yn y dyddiao diweddaf hyn nas gall y dyn 
sydd yn ymarferyd â drygioni aroa yn hir yn Eglwys Dduw. 

Gall dynion gyrhaedd goîeuni a dealltwriaeth — gallant gael y 
nefoedd wedi eu hagor o’u hlaen, a mwynhau gweledigaethau 
tragywyddoldeb, &c., ac etto i gyd, er bod yn gyfranogwyr o fen- 
dithion goruchel y ncf, trwy droi at, a dilyn ar ddrygioni, hwy a 
syrthiant yn ol i gaddugawl dywyllwch, collant bob goleuni, ac 
anghofiant hyd y nod Eglwys Dduw. Defnyddiant hob dylan- 
wad yn eu gallu i wrthwynebu a rhwystro y gwaith hwn pan yr 
elont i warthus bechod, rhagrith a rhyfyg. 

Dichon y rhyfedda aml un fod y cymmeriadau a nodwyd yn 
gallu ymollwng i’r fath raddau. 

I.usiffer, “ Mab y Wawr Ddydd,” oedd y dissenter cyntaf. Er 
ei fod unwaith yn angel y goleuni, etto, trwy ei ddrygioni a i 
wrthryfelgarwch ofo a aetii yn Satan — ymdderchafai goruwch poi» 
petli a elwir yn Dduw — mynai efe fod yn Dduw, neu yn wyth- 
ddrych addoliad. 

Mae ereill, yn ol eu gwabnnol raddau a sefyllfaoedd yn Eglwys 
Dduw yu y dyddiau diweddaf hyn. Enwn y rhai nodedig can- 
lyuol . — 'Sidney ltigdon, James J. Strang, Gladden Bishop, Mar. 
tin Harris, Brewster, Charles B. Thompson, Cutlor (the negro 
preacher,) 01iver Olney, Lyman Wight, &c.,&c. 

Torrwyd pob uo o’r rhai uchod allan o'r Eglwys am eu tros- 
eddiadau gwarthus a’u gwrthryfel. Ar ol ei esgymundod haerai 
pob un o honynt mai efe oedd y Prophẁyd, a cheisiai dynu dys- 
cyblion ar ei ol. 

Mao yn ddiau y cyfyd rhai o’u bath etto, ac y tynant rhai o r 
un tueddiadau a hwynt ar eu hol ; pnd gwir blant Duw u gedwi-.* 


'346 


UDOOItN’ SIÎÎON. 


ynddiogel, ac ni wna hyn ond ychwanegu at eu tystiolaeth. á’u 
gwneuthur i lynu ynddìysgog gyda gwaith I)uw, hyd oni orch- 
fyngir pob gelyn, 

Deallwn fod ambell ì ysgymun-beth, mewn gwahanol gymmer- 
ndau yn eeisio twyllo y Saint Cymreig, a ohardotta. Bydder 
wyliadwrus yn hyn. 

Y traethodad NBwrDDiON- — Bwriadwn gyhoeddi un o honyn 4 
:hob pythefnos, neu yn nghynt 08 gallwn, hyd onì ddelont ailan i 
gyd. Hyderwn fod yr alwad gyntaf wedl hod yn ddigon i’r 
holl Lywyddion ddarpsru gwirfoddoliaid yn mhob Cangen i fyned 
allan yn enw ein Duw ni i gaol ychwaneg o filwyr i fyddin Iesu- 
Mae ein Llywyddion yn llawn tân dwyfol wediijnowydd ddyfod o 
Deml Dduw, a phrophwydant yn enw Dnw Israel y bydd i’r can' 
noodd o filoedd o draethodau a ddoaparthir trwy yr ynysoedd hyn 
wneuthur oynhwrf nid byci- an— y llenwir addol dai y Saint â 
gwrandawwyr awyddus, ac y dygir lluoedd i oieuni yr Efengyl. 
Hyderwn, fel y dywedwyd o’r blaen, na adewir i’r pn traethawd 
o un math perthynol i’n hegwyddorion i orwedd yn segur. A 
ganlyn sydd ddifyniad o’r traethawd sydd yn awr : yu y wasg ar 

“ Y WIR FFYDD. 

1 . BwTiad yr awdwr yn y bennod hon yw, darhtnio ade^. 
tfelyddu yr egwyddor fawr, a elwir Ffydd. Nid ydyw hon yu 
• egwyddor ddansoddawl, neillduedig a gwahanedig oddiwrth y 
ineddw!, ond y mae yn wir gyflwr neu selyllfa o’r meddwl ei 

■hun. Pan mae y meddwl yn credu neu a chanddo ymddiried 

mewn unrhyw hwnc, neu ansoddiad, neu osodjad, pa un aí 
cywir neu anghywir, y mae pryd hyn mewn meddiant o íFydd- 
Bod a ffydd yw credu yn unig. Efydd a clirediniaeth, gan 
hyny, ydynt ymadroddion eydarwyddocaol, mynegiadawl o’r 
un meddylrith. 

-. Ffydd neu grediniaeth ydyw effaith prawf cyfiwynedig i’r 
meddwl. .Hehhrawf nis gall y meddwl gael flfydd yn unrhyw 
heth. Nyni a gredwn y syrthia careg, pan yn anattegawl, ar 
y prawf o gynddarsyiwad mewn perthynas i syrthiad cyrff 
crymion. Yr ydym yn credu y hydd i ddydd a nos i barhau ar 
dystiolaetli o hroflad gynt mewt? porthynas i unffurflad cyf- 
'îeithiau natur. Yr ydym yn credu fod oangdcr a diderfyn, * 


'UDGOBN S2Í0H. 


347 


mborhad yn ddiddiwedd, ar y prawf a gyflwynir gan y moddwi 
'eihun yrhwn ar unwaith a genfydd y gwrthimi o fod nac 
eanL'dér na pharhad yn derfynedig. Yr ydyra yn credu yn 
rnhob gwirionedd hunan dystiol, ar y prawf fod pob gosodiadau 
gwrthwyneb i’r gwirioneddau liyn ynwrthun. Yr ydym yn 
credn yn holl wirioneddau mawrion celfyddyd, naill ai ar y 
prawfladau o ymchwiliadau ein hunain, neu ar adchwiliadau 
ereill. Yr ydym yn credu mewn fleithiau hanesyddawl ar dyst- 
iolaeth yr hanesydd. Ffydd yn mhob flaith, gosodiad, gwirion- 
edd, neu ddargynnygiad y rbai mae genym ymddiried ynddynt, 
sydd, yn mhob acliosion pabynag, wedi tarddu oddiwi th brawf 
Gan hyny, lieb brawf, nis gall flydd gael bodolaeth. 

3. Ffydd sydd o ddau fath, sef, gau a gwir. Ffydd gau ydy w 
yr effaith o roddiad coel i gau dystiolaeth. Gwir flydd, yr 
effaith lianedig oddiwrth wir dy.stiolaeth. 

4. Ffydd Cain yn offrymiad ffrwythau y ddaear oedd yn gau, 
gwedi tarddu o ryw dystiolaeth anghywir, mewn^perthynas ì 
offrymau, neu.mewn perthynas i’r ymddygiad anghenrlieidiol i 
gyrhaeddiad bendith Ffydd Abel yn offrymiad hlaenffrwyth 
. ei ddiadell, oedd wedi ei sylfaenu ar y prawf a gafodd oddiwrth 

air Duw y byddai y ffath offrwm i’w foddloni Ef. ifydd yr 
Aifftiaid yn athrawiaethau y awynwyr ydoedd yr effaith o 
dystiolaeth gau, wcdi ei nherthu, ac, fel y tybient hwy, wedi ei 
chadarnhau tnvy y gwyrthiau lliosawg a wnaethwyd trwy eu 
dwylaw drygionus. Ffydd “Isracl yn athrawiaethau Moses 
ydoedd wedi sylfaenu ar wir brawf, ac oddi yma, yn foddus yn 
ngolwg Duw. Ffydd yn eilunod ac yn chwedlofyddiaethau 
i (mythologies) y cenedloedd, sydd effaith tystiolaeth gau dra- 
ddodiadol. Ffydd yn y gwir Dduw sydd yn sylfaenedig ar wír 
brawf. Ffydd mewn athrawiaethau gau, ac yu y credoau ac 
crthyglau crefydd, wedi eu dyfeisio gan ddynol ddoethincb, 
sydd gynnyrchiad tystiolaeth draddodiadawl, nid i ymddibynu 
arni. Ffydd yn mhob gair Duw, pa un ai Jien aidiweddar, 
sydd bob amser yn cael ei chynnyrchu trwy dystiolaeth ag sy 
wir, ac wedi ci hameanu i roddi y sicrwydd mwyaf i r meddwl. 

5. Gan fod tystiolaeth yn hlaenori ffydd, yr olat a fyddai yn 
wan neu yn gryf mewn • cyfartalwch i wendid neu gryfder y 
dystiolaeth. Lle rnae amgylchiadau o natur amrnlieüus yn, 
t’ydfyncdol à phrawf; neu lle y perthyna i betha.uug ydyrt 


348 ÚDGORN SÉION. 

mewn rliyw fes'ur, yn anhebygol ynddynf eu hunaìn ; nèulíé' 
mae prawf gi^rthebol o yn agos yr un dylanẃad neu bwys; neu' 
yn unig llc mae prawf amgylchiadawl — dylai ffydd fod yn wan, 
Ar y llaw araíl, lle mae prawfiadau yn gyfeiriawl ; neu lle y 
perthynaní i ddamweiniau neu bethau, nad ydynt yn ahhcbýg- 
ol ; lle màe amgylchiadau ffafriol o natur gadarnhaol yn gyd- 
fynedol a hwynt; lle na fyddo prawfiadau, o unrhyw ddÿian- 
ẅad neu bwys, yn ẁrthwynebòl— dylai ifydd fod yn gref. 
Gẁendid neu gryfder ffydd, gan hyny, yn mhöb achosion, a 
fydd mewn cyfartalwch i wendid néu gryfdér yr argraffladau, a 
gynnyrchwyd' gau brawf ar y meddẃl, Mae yn dýgwydd yn 
fynych, fod y farn yn dyfod mor wan a chymmylaẃg, fol nad 
yw y prawf, pa mor fawr, ec eglur, a dysclaer, ac arddangosiad- 
áwl bynag ý bỳddo, yn eynnyrchu dim argraffiad teimladwy ar 
y meddwl. Yna, nid yw ffydd bob amser yn bodoli mewn 
nieddyhau gwaethygawl neu lygredig gyda éhryfdör cyfartal- 
ödd i radd neu i rym y dystiolaeth.” 


GWLADGAltWCE, RHYDDID, A GWIRIONEDD' 

(Tôn — “ T&riad y Dydd.” 

Yr alwad sydd ar bawb o’r bron 
O feibion Gẁalia wiw, 

I roddi heibio'u ofer wailh, 

Ac anrhydeddu Duw. 

Trwy wrando ar ei gyngbor doetb , 

A’i eiriau coeth wr call, 

Goloua’r llygad mwyal' pŵl, 

A'r meddv/l mwyaf du.ll. 

Y gŵr fo’u cywir garu Dnw 
_ A barcha’i ddeddfau mâd, 
îe getsia ddedwyddoli pawb 
O fewn terfynau’r \y.lad. 

Fe bortha y newynog tlawd, 

Efe ddillada'r noeth, 

Fe ddug yr egwan yn ei gôl,- 
A dygg y fl'ol yn ddoetb. 

Eneinnia’r archolledig un, 

A thrinia’i friwiau Kf ; 

Ẅaádeua'r edi/eiriol ddyn,- 
A ! i dderbyn wnai dref'. 


ppao&N seíojí. : 9 ?y 

\j[ galon glwjfus wna yn iach, 

A’r h.wyneb trist yn llon, 

A o yn 11 o galar fe a rydd 
Lawenydd tan y fron. 

/V pbe yn crefì am ei ffafr 
Y gwelai eiddyl gwan, 
î*îi wnela’i eathru’n Js i’r llwch ? 

Ond çodai ef i’r lan. 

Ni ddryga enw da ei /rawd, 

Rbag hyn fe deimla fraw ; 

.Gweinyddaef rhwng gwr a gwr 
Gyfiawnder ar hob llaw. 

Heff hyfryd amser sydd gerllaw 
Pan weíir teulu Duw 
Heb lid na malais yu eu plith, 

Ond pawb mown hedd yn byw. 

Ni jhcimlir gormes roewn un man. 

A threiswyr hyll ni fydd ; 

Ond rhyddid fydd o fôr hyd fôr 

0 gwawria ddedwydd ddydd! 

I’r caeth cyhoeddir Jubili, 

Goleuni i wlad y gwyll, 

I’r claf cyflwynir iecbyd pur, 

Ac angeu certh a gyll. 

A lle hodnlai ryfel certh 

Bydd pawb yn byw mewn hedd ; 

Ä’r meirw’n do’d (ow ryfedd waith} 

1 fyny o byrtli y bcdd. 

Gau draddodiadan’r byd o’r bron 
Orchfygir gan y gwir; 

Yn eglur gwneir pob twyll a brad 
Mewn dwyfawl olou pur. 

Anwiredd gyda’i bleidwyr oll 
Alltudir draw o’u plith ; 

Ac undeb fydd rhwng braw-d a brawd, 

Ac byder — nid ei ritb. 

Preswylwyr daear, engyl nef, 

A’r heirdd Sarapbaidd gôr 
Gyd-gathlant hur emynau mwyn 
O fawl iw teilwng Iôr. 

Yr haul, y lloer, a’r aml sér, 

Y ddae’r a’rmoroedd maith; 

A’r ëang greadigaeth fawr, 

A’th folant yu eu hiaith. 

Jghn Rkynoi.ps, Iec- 


üeol y Felin. 


CDGOllN seion; 


350' 

EISTEDDFOD Y SAINT. 

At ffEIUDD A LlENORION V SaINT, a’o CTFEILLION TRWT' 
Oymru henbaladr. 

Btdded hygbys y cynnelir Eigteddfod yn Neuadd y Saint, Aber- 

tawy, ar ddydd Nadolig nesaf, dan nawdd yr hybarch Lywydd; 

D. Daniels, pryd y gwobrwyir yr ymgoiswyr Hwyddiannus ar y 

testunau canlynol : — 

Traetiiodau. 

Am y Traethawd goreu ar Anghyssondeb yr Enwadau Crefyddol, 
Gwobr, gan Mr. D. Davies, Llanelli,— Cyfrol o “ Hen Bregeth- 
au yr Anghyssouderau.” 

Am y Traethawd goreu ar Sefyllfa drallodus Teyrnasoedd y byd. 
Gwobr, gan Mr. T. Ilarris, Abertawy, — Gciriadur Seisneg a 
Chymraegj'fAri English-Welch Dictionary, by William Evans; 
eecond edition , Improved by thn late Rev t Mr. Richards. of 
Coychurch, Glamorganshire.) wodi ei rwymo. 

Am y Traethawd goreu ar “ Dala Degwin — ei y sgrythyroldeb — y 
benditliion a fwynheid trwy ufyddlmu iddo, a’r aflwyddiant a 
ddilynai ei wrthwynebwyr.’’ Gwobr gan Mr. D. Daniels, Llyfn 
Hymnau y Saint, rhwymiad gorou. 

BAUDDONIAET.H, 

Am y gán oreu o “ Ganmoliaeth i Jolin Ilichards, Ysw., Court, 
Aberafan, am ei garedigrwydd tuag at y Saint yn Aberafan. 
Gwobr, gan Mr. Thomas Ilarris, Abertawy, “ Y Wawr,’’ yn 
gytiawn, ond heh ei rliwymo. 

Am y gân oreu am “ Ilelynt y Sant yn profi y byd.” Gwobr,. 
gan Mr; Dewi Efled, “ Y Perl o Fawr BriSi’’ 

Am y gân oreu ar “ Ddull o ddadl rliwng Anffyddiwr, Sectyddwr, 
a Sant, (i fod yn ddim llai na 25 o bennillion.) Gwobr, gan 
Mr. John Davies,.gynt o Feirion, 11 Tafol y Beirdd.” 

Am y gân oren ar “ Ddull o ddadl rhwng Clochydd a Sánti’ 
Gwobr, gan Mr. T. Harris, Abertawy, “ Life in America.” 

Äm y gân oreu yn rhoddi hanes Hopburn (The Anti-Mormon 
Lecturer) a'r Parchedigion yn ymdrechu yn ofer i rhwystro 

H, Mormoniaeth. Gwobr, ganMr D. Davics, Llanelli, “ Hanes 
y Merthyron," 


TTDGORtf BEION- 


35t ; 

Üm y gán oreu yn rhoddi “ Helynt y Sant yn myned o dý i dỳ î - 
üraetbodu.” Gwobr, gan MrT. Harrì», Abcrtawy, “ Athraw- 
iaeth a ChyfamraodâU.” Y. cy fansoddiod i fod yn ddim llíú' 
na 50 pennill ) 

Am y gán a ddyry y darluniad gorcu o •* Anghariad yr enwadam 
«refyddol at eu gilydd.” Gwobr,gan Mr. X. Harris, ‘‘ Brâd y. 
DrôcbJ’ 

Am y gdn orou yn rhoddi “ Haues Sant yn jymweled. â thŷ ei 
dad Methodlstaidd.” Gwobr, gan Mr. T. Harris, Cyfrol 0 es- 
boniad ar y Rhufeiniaid. 

Am y gân oreu ar “ Niwed a ffleidd-dra y tybaco a’r snuff.” ' 

Gwobr, gan Mr. T, Harris, cy frol o “ Esboniad ar 1 Corinth.’' • 
Am y gân oreu “ I’r Meddwyn.” Gwobr, gan Mr. Wm. Lewis, 
Abertawy, “ Yr Eurgrawn Ysgrythyrol.” 

Am y gân oreu ar “ Ddirgel wewyr y Reverendiaid wrth weled ! 
gobaith eu helw ar ballu.” Gwobr, gan Mr. Dewi Elfed, 

“ Dr. i’richard’s Memoil'S.’ , 

Am y gâa oreu ar “ Formoniaeth, wedi dyrysu y sectau.” Gwobr, . 

gan Mr.Dewi Eifed, “ Perl o Fawr Bris.” 

Am y gân oreu ar “Gibau gweigion brodyr gau yn benaf gwledd i 
Golygyddion Newyddiaduron a Misolion Cymreig,” ar y dôn 
“ Mind your own- husines,” neu ryw dôn araJl. Gwobr, gan Mr; . 
Dewi Elfed, “ Perl o Fawr Bris.” 

DADGEINIAID.- 

Dr dadgonydd.,goreu o “ Joseph the Seer.” Gẅohr, gan Mr. T" 
Harris. “ A Poet’s Portfolio, aud Minor Poems, by James.. 
Montgomery.” 

Iírdadgenydd goreu o..“ Sectariaeth yn y Fagl.”' Gwobr, gan . - 
Mr. T. Harris, “ Adroddiad o Pfair Ddadl Rbymni.” 

Dymunir ar yr ymgeiswyr I fod- yn bresennol, fel y gallont 
ddarllen eu cyfansoddiadau eu hunain. Os na allant. bresennolj 
rhaid -iddynt anfon rhywun arall i wneyd hyny yn eu. Ue. 

Bydd i amry.w dónau gael eu cauu yn fcdrus rhwng ■ adrodd- 
iadau y gwahanöl gyfansoddiadau &o. M ac Mr. A. L. Jones, . 
Llywyiid Côr Aberdâr, wedi addftw yn- sicr - y hydd ef a’i gôr yn 
hresennol. Byddai yn dda gcnym pc deuai côiau ir cill hefyd i i 
äymmeryd rhan yn ngwaith y dydd. 


ÜDGOBN 9EIOW. 


r3?S 

Bydd plant yr awen at eu rhyddid hefyd i ganu ar y testunau 
a’r mesurau a ewyllysiont, çaethion neu ryddion, heblaw y cyfry» 
,enwyd,uobod. 

Os ewyllysia rhywun areithio, canu, neu adrodd arrhyw dcstun^ 
yn Gymraeg neu Saeeneg, hyabyswn hwynt i anfon atom yn 
; ml*en llaw. 

Dysgwylir i’r cyfansoddiadau ac enwau yr holl ymgeiswyr guel 
,eu hanfon wythnos yn ílaenoral i law “Thomas Harris, 2, 
Clifford Place, Whites’ Gardon, Swansea. 

Bydd y cyfansoddiadau i fod yn oiddo yr Eisteddfod; a’r rha 
dmddugol i ymddangos yn yr Udgorn o dro i dro. 

Gwobrwyir yr ymgeiswyr Uwyddiannus ar ddydd yr Eisteddfod. 

Os teimla ereill etto i roddi tostuuau a gwobrwyon, anfonant yn 
brydlon erbyn y rhifyn nesaf : hydd rhy hwyr ar ol hyny. 

Bydd y drysau yn agored am hanner awr wedi deg yn y boreus 
am ddau yn y prydnawn, ac am chwech yu yr hwyr. Toeynau» 
,chwe cheiniog yr uu. Yr elw i fyned at draul y Gynnadledí, a’r 
.cyfrif i gaelci roddi yn y Gymmanfa ganlynol, 

Yreiddochyn barchus, 

Tiiomas Haubis, 

L lywrjdd y Gynnadledd- 


AMRYWIAETHAÜ, &c. 

Cymmanfaoedd. — CynneiirCymmanfa Sir Feirionydd Tachwedd 
23ain ; Dyffryn Conway a Môn, 30ain ; Sir Hdinbych, Rhagfyr 
7fed; Sir Fflint, ldeg. 

Debi5yniadad Am Lypbaci o Hydbef 10 hyd 22 T. Stephens, 

£2 lOs; M. Yaughn, £3; Wm. Jones, £L 5s. 


CYNNWYSIAD. 


Cyssegriad 337 

Hynt yr Ymffldiad 33» 

Cynnadleddau y Gogledd ’ 1 341 

Daimncg.. • • > • 341 

Llylhyr Israel Evans 344 

Golygyddìaeth — Troseddn— Traethodau Newyddion 34ò 

Ciin— Gwladgarwth &c 348 

Eistcddfod y Saint .’.'.'r",','. ".'" !!!!!!." 35» 



ABERTAWY: 

ARGRAITWrD & CUYHOEDDWYD GAN DANIEL DANIELS. 



UDGrORN SEION, 

NEU 

&emi J2 ŵuitî. 

TACHWEDD 8, 185G. [Qvf. IX. 


P Iì E G E T H, 

GAN Y LLyWYDD B. YOUNG, BOWERY, MEHEFIN 22, 18ÖG. 

Da genyf y cyfleustra i gyfodi etto ger eich bron i ymddyddan ar 
y pethau hyny a berthynant idd ein heddwch, ag ydynt o r dydd- 
ordeb mwjaf i ni yn ein tny fyrdodau a’n by wydau, V mae yn fat - 
ei olaw'enydd a chysur i mi. 

Djry fawr lawenydd i :ui i edrych ar gynnulleidfaoedd y Saint, 
tra yr ndl'eddylìwyf fod rhai o honom wedi bod yn flyddlawn yn 
vr Egíwys hon um flynyddau lawer, wedi pregethu i’r Saint ac 
i beciiaduriaid, wedi galw ar bobl i edifarbau tra y cyfeiriwyd bys 
gwaẅd atoin ac y dywedwyd pob drygair am danom yn gelwydd- 
og. Ac aoaryw weithiau, ni chaffai yr Henuriaid, pan yn ffydd- 
lawn lafurio i bregethu yr Efengyl, le i osod eu penau i lawr, 
ddim árysau yn agored i'w derbyn a neb i’w porttai, etto maent 
"edi teitliio a chwilio hyd nes y maent v/edi caffael lluaws mawr a 
Mylasent fod yn onest-galon, lluaws mawr ag ydynt, wedi uf'ydd- 
hau i’r Efengyl. 

Bu yn waitta caled i amrai o Hen'nriaid yr Eglwys hon gyflawni 
a wnaethpwyd, i bregethu yr Efengyl i gynnifer o bobl mewn 
cynnifer cenedl a theyruas. 

Po cyfrifid y milldiroedd a dei*hiodd ein cenadon, ymrifont yn 
ddirfawr swm, a phe gallech wybod pa sawl diwrnod y buont 
23 ' Pbib 1 g. 



Rhif. 23.] 


354 


ÜDGOIÎN SEIOH. 


heb fwyta, tra yn galw ar y bobl i edifarhan, caffeoh eu bod ya. 
nifer go aral. 

Pe gellid arddangos cythryblau y bobl hyn oddiar dechreuad: 
y gwaith hwn,.o hanes oynnar y Prophwyd ac erlidigaethau y 
Saint, o ftaen y gynnulleidfa hon, chwi a synech ac a ryfeddooh 
atynt. Ni chredech y gallai pnbl ddyoddef cymmaint ag a odd- 
efodd y bobl hyn, chwychwi a'i hystyriecb yn annichonadwy i 
ddynion a benywod ddyoddef a myned trwy. yr hyn a aeth lliaws 
yn yr Eglwys hon. Yn wir y mae yn wyrth cin bod yraa. 

Gan ystyried y pethau byn, a syllu ar ein hamgylchiadau. 
presennol, a’r breintiau a fwynhawn, nid oes calon ar sydd yn 
gyflawn ystyriol o’r hyn a aethorn drwyddo, a’r bendithion a, 
fwynhawn, heb foli Duw yn barhans, a theimlo i waeddi — 1 0. 
ciodforer enw eiu Duw ni.’ 

Gwir vw, teiinla amryw fod genym amserau celyd yma, fod 
hon yn wlud gaied i fyw yuddi. Mae gcn|ítn auafau hirion hc 
oerion, a chenym lawer iawn o rwystrau i’w gwrtlisefvll — y 
rhyfeloedd Tndtaidd,y riiyfeloed.d bry fedaidd, y rhyfeloedd â cheil- 
iogod y rhedyn, ac. á’r sycbder. 

Mae yr hyn a ddyoddefasora yn ystod y ddwy flynedd fynedol 
yn dyfod on biaen, ac yn awr mae yr argoeiion yn dywyli yn 
nghylch cynnaliaeth dyn. 

Panifersydda ddy.wedr.nt fel hyn? «Oni bai Morraoniaeth, 
gwybyddwn ar unwaith pa beth sydd i’w wneuthur j mi a wn pa 
lwybr a ddilynwn.’ Pa beth a wneiech frawd ? ‘ Codwn fy 

mhecyn ac ymadawwn ; gwerthwn a feddwn yroa, neu, pe y 
methwn, rai a’i gadawwn.’ Dyma deimladau rìiai. 

Mi ddywedat wrlhych pa beth yw fy nheimladau, maent i 
glodtori Duw ara amseroedd celyd, canys teimiwyf ei fod yn «n 
o r breintiau rawyaf i gael byw mewn gwlad annymunawl, île yr 
u y drygionus heibio. 

bn awr, a ydyra ni oll yn gweled hyn ? Nac ydym, er nad 
amheuayf y fod rhai. Dywedaf wrthych pa beth a wnai chwi 
ei w. .ed , i ddyoddef y gplled o hob peth yma, trwy ddyfod o’r 
r,c ttt, a ch gyru allan o’ch tai, o’ch ffcrmydd a’ch maesydd, a 

ymmeryd eich hanifeiliaid, eich offerynau amaethyddawl, a’r 
ychydig fpddion a.fed ’wch, a’ch ailtudio o’r ile hwn a’ch lianfon i. 


ÜDGORN SEION. 


3Òd> 

íîwrdd bump neu ehwech cant o fîlìdiioedd, wedi eich hamddil’adu 
b’r oll a feddwch, hcb fwyd a diìlad eyfatebol iV daitb. 

E«'«h wedi hyny i weithio, ac ymegniwch a ilafuriwch a'ch 
holi egni, am ychydig íiynyddau, i ennill cartref araì), ac yna 
deued baid arall a gyrant chwi o’r lle hwnw, gan gymmeryd eich 
banifeiliaid, eich ffsnnydd, a’r oll a feddwch, a dywedyd wrthvch 
eu bod yn mofyn eich meddiannau, uc erbyn y byddent wedi eich 
gyru bump neu chwech o weithiau, fel y gwnaethont ag 
arnryw o honom ni, a gwneuthur i chwi adael pob peth a fedd- 
wch, a’ch bygwth â marwolaeth, a gwylied am dauoch ar hyd y 
dydd a’r nos ara gyfleustra idd eich liadd, a hwythan yu ddiomedd 
yn cac) mvned yn benrydd eofn, ac a’ch liaddentpe meiddient, ar 
ol myned trwy bymtheg neu un fîynedd ar bymtheg o’r math 
ymao erlidigaeth, diolchech i Ddtiw am atnseroedd ceiyd,am wlad 
!le na ddymunai terfysgwyr fyw. 

Nid oes gan lawer o’r bobl yn y Dyffryuoadd hyn brofiad yn y 
pethau yma, a byddaî' yn dda iawn genyf gael y fath rai i ddianc 
rhag y treialon hyn, pe galient dderbyn \r un gogoniant a ddor- 
bynient pe byddent wedi myned trwyddynt. 

Oysgwyliaf ar y bohl, ac, (el y dy wedaf yn aml, mae ynof dos- 
turi drostrnt, canys nid oes gan bawb hrofiad. Dywedwyd boreu 
heddyw nas geilir eich gwneuthur yn Saint perffaith mewn un 
diwrnod, maehyny yn annictionadwy, Byddai gystal i chwi gytn- 
mcryd mewn liaw i ddysgu plentyn hob cangen olenoriaeth Seisnig 
yn ystod yr wvthnos gyntaf o’i yinbresennoliad i’r ysgol, ni ellir 
JSwneuthur hyny. 

Nid ydym yn y cyflwr i dderhyn mewn uu dvdd, nac mewn un 
flrnedd, y wybodaeth a’r profiad sydd gymhwysiadol i’n gwneu- 
thur yn Saint perffaîth, eithr dysgwn o bryd i bryd, o ddydd i 
ddydd, o ganlyniad yr ydym i dosturio y naill drosy llall, i edrych 
ar na '" y fel y dymunem i eraill edrych nrnom ninnau, ac i 
gofio ein bod yn fodatt gwael, marwol, ac na» gellir cin nhewid ar 
J goreu ond trwy efengyl yr iachawd o-riaetb, 

hel y sylwyd boreu'heddyw, dylem fod yn nyni ein hunain, ac 
nid neb arall. Ni ddymunwn fod yn neb arall, ni ddymunwn 
«hwaitb fod yn neb ond Saint. Dymunwn i’r Efengyl gymeryd 
'‘-ffaith ar bob un o honom ; a gallwn gyfnewid yn ein teimladau,. 


íìiîfs UDGORSt SRíÒw, 

yn ein tueddiadau, a’n naturiaethau i’r graddau a nodwyd gan y 
Llywydd líiraball yn y gydraariaeth a dynodd. 

Bydd i ddyn neu fenyw a ddewiso wneuthur ewyllys Duw, a 
ehanddynt gyfleiistra i’w badnahod, gymhwysn eu ealonau at y 
ddoethineb hon hyd oni ddelo yn hawdd ac arferol iddynt, a htvy 
a garant wneuthur daioni yn lle drygjonu. Hwy a boffantliwyluso 
bohegwyddor dda, ac yrawrthodant yn fuan aphobpeth aduedda 
i ddryginni, ennilisnt oleuni a gwybodaeth i wahauiaethu rhwng 
drwg a da. 

Yr hwn sydd yu ymroddi ei galon at ddoethineh, ac yn dyfaî 
geisio dealltwriaetl), a dyf i fod yn nerthol yn Israel. 

(falwch i gof yr atnser y cofleidiasoch \r efengyl, pa faint a 
wyddech chwi y pryd hwnw mewn eydraariaeth i'r hyn a wydd- 
ouh yn awr ? A allasech chwi ganfod cyfeiliornad y pryd hwnw 
fel yn awr ? A allasech chwi y pryd hwnw ddeall gweithrediadau 
y gwahanol yshrydion feî y gatîwch eu deall yn awr? Gwn pa 
belh fyddai eich hatebiad i'r gofyniadau hyn. 

Yn nghyfodiad cyntaf yr eglwys, pan y cyflwynid donìau yr 
elengyl i barson neu bersonau, ni atlasai y bobl ddeall atngen 
na bod öyfranwr y ddawn yn rhoddi hefyd yr ymarferiad o honi; 
gyramaint draflferih gafodd yr Henuriaid a ddeallent y mater hwn 
i’w wneuthuryn ddealladwy i ddealltwriaethau y bobl. 

Cÿtaràèrwph, er enghraiflt, y rhodd o dafodau; er’s blyttyddau 
yn ol yn yr eglwys hon gallasech gael dynion oedranus a phrol'- 
iadol ytnddangosiadol, a bregethent ac a sefydlent Gangenau, a 
phan y cyfodai bechgyn a merched ieuainc iawn i fyny a llefare* 
raewn lafodau ac y cyíieithai ereill, ac efallai y byddai y cyfieith- 
,*.l hwnw yn addysgu yr Henuriaid a’u dygasant i’r eglwys, 
tioenta dywedent , 1 Gwn fy nyledswydd, dyraa air yr Arglwydd i 
mt, a rhaid i rai wneuthur fel y liefarodd y bechgyn neo y 
merched hyn mewn tafodau.’ 

Gofynwch i un o’r Hennriaid os deallant bethau jfelly yn awr,a 
hny a ddywedant, na, bod y donian o Dduw, a’n bod ni yti 
oruchwylwyri’w defnyddio fei yr ewyllysiora. 

Osgelwir dyn i fod yn brophwyd, ac y tywelltir y ddawn bro- 
p wydòliaethol arno, er pe byddai iddo wedi, hyny berie galia 




CJDGOES SËION 357 

Ì5u w athroi ymaith oddiwrth y gorchymyn satitaidd, parhà y dyu 
hwuw yn ei ddawu, a prophwyda gelwydd. 

El'e a wna brophwydoliaethaugau, etto efe a’i gwna trwy ysbryd 
y brophwydoliaelh ; efe a deimla ei fod yn brophwyd ac y medr 
brophwydo ond efe a’i gwna trwy ysbryd a gallu arall nac a gyf. 
raawyd iddo gau yf Arglwydd. Defnyddia y ddawn gymmaint 
ng y defnyddiwch chwi a minnau yr eiddom ni. 

Macy ddawn o weled â’r llygaid naturiol yn ddawn hoilol 
gymmaint a’r ddawn o dafodau. Yr Arglwydd a roddodd y ddawn 
hono a gallwn ei defnyddio fel y mynom mewn perthynas i weled ; 
gailwn ddefnyddio golwg y llygad er gogoniant i Ddttw, iteuerein 
dinystr ein hunain. Y ddawn o archwaethu sydd yn ddawn Duw, 
gallwn ddefnyddio hoiio i borthi a boddhau chwantau y cnawd, 
iteu gailwu ei defnyddio er gogoniant i Dduw. 

Y ddawn o gyfrinachu y nuill a’r llall sydd yn ddawn Duw yn 
ilawn gÿmmaint felly «g yw y ddawn o iirophwydo, o wahaniaeth 
ysbrydoedd, o dafodau, o iachau, neu unrhyw ddawn arall, er fod 
golwg, archwaeth, a ílefariad yn gyfranedig mor gyflredinol fej 
had ystyrir hwy yu yr un goìeuni gwyrthiol â’r doniau hyny a 
nodir yn yr efengyl. 

Gallwn ddefnyddio y doniatt hyn, neu ttnrhyw ddoniau ereill 
a roddodd Duw i ni, er mawl a gogoniant Duw, i’w wasanaethu 
Ef, neu gallwn cu defnyddio i'w ddianr hydeddu Ëf a'i acbus; 
gailwn ddefnyddio y ddawn o lefaru i gahlu ei cnw. Maé l’yn yn 
"'ir, ac y tnae genyf gystal hawl â’r brawd Kituball i ddweyd fod 
yr hyn a lefarwyfyn wir. 

Mae yr ègwyddorion Ityri yn gywir mewn perthynas i’r rhodd- 
ion a dderbyniwn i’r dyben penodol o’u defnyddio er i ni allu 
aefyll a ehael ein dyrchaftt, ac fel na fvddo i’r cyd gortforiad a 
dderbyuiasom ddyfod i derfyn, ond parhau i bob tragy w yddoldeb. 

Trwy fanwl ymarferiad o’r rhoddion a anrhegwyd i ni, gallwn 
sicrliau i ni ein hunain adgyfodíad y cyrff hyn a feddwn yn awr, 
a driga ein hysbrydoedd ytiddynt, a phan eu hadgÿfódir, gwueir 
hwynt yn bur a sautaidd ; yna hwy a barhant i bob tragywydd- 

oldeb. 

Eithr ni allwn dderbyn yr oll artinwaitb ; mae genym i dder- 
b>n ychydig ynta, ac ychydig acw, Os derbyniwn ychydig, ym- 


üDGOIi.N' SEION. 


.«58 

wellhauwn ar yr yohydig hwnw ; ac os derbyniwn lawer, ymwell 
hauwn arno. 

Os cawn iîn heddyw, ymwellhauwn arni; os cawn un arall y 
fory, ymwellhauwn arni ; a phob liîn., gorchyinyn, a dawn a 
dderbyniom, mae genyrn lafurio arnynt, fel ag i ddyfod yn ber- 
ffaitii gerbron yr Arglwydd. 

Üyma y ffordd ydym ni i gyfnewid ein hunain, a cbyfnewid y 
naill y llall, ruewn perthynas i egwyddorion cyfiawnder. 

Fely syiwodd y brawd Joseph boreu heddyw/ Joseph raid fod 
yn Josepii; Brigliam raid fod y.n Brigham ; Heber.raid fod yrr 
Heber; Amasa raid fod yn Amasa; Orson raid fod yu Orson, a 
Parley raid fod yn Parley; rhuid i ni fod ein hunain. 

Pa beth a ddylem ni tod, a pha belh ydym ? Cymmeraf 
rhyddid i ddweyd ychydig eiriau ar hyn. Crewyd ni yn uniawnj 
pur, a santaidd, ar ddeiw ein Tad a’n Mhain, ar ddeiw eiu 
Duw ni 

Yn mha beth y gwahaniaethwn ? Yn y taientau a roddwyd i 
ni, ac yn e;p galwedigaethau Yrydym wcdi eiu gwneuthur o’r 
un deiuyddian ; ceneJlwyd ein hyshrydion gan yr un rhieni; yp 
nghenedliad y cnawd yr ydym o,’r un rhieni cvntaf, ao v mae holl 
dyiwythau y ddaear wedi eu gwneuthur o’r uii cnawd ; ond yr 
ydyin yn wahanol o berthyuas i’n galnedigaelhau. 

y lle cyntaf gallwn amrywio gyda golwg ar gin cyd gorff- 

oriadan perthynol i’r cuawd ; eglurodd y brawd Kiinbail borcn 
heddyw pah.im a pìia fodd y gwahauiaetbwn. 

ByddeU dyu yn ymroddgar i Dduw, ae i’w giefydd, a’i wragedd 
gyilag et, ac y mae yn lled debyg o gael plaut a dyfant i fyny yn 
audysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Os yn ymgyssegredig y 
bydilo yi oll o eiddo tad a mam i adeiladiad teyrnas Dduw ar y 
ddacai, os na fydd ganddynt ddymuuiad amgen nag i wneuthur 
yn iawu, os cy.tìawnder.deyrnasa yn bcnaf, yua riieola yr ysbryd 
sydd ynddynt, i ryw raddau, y cuawd yn eu heppil. 

J.f ,ie gan bob mab a mercb fyned trwy y protìad ag yr ydych 
clnvi a minuau wedj myned trwyddynl, rhaid iddynt gael eu treio, 
eu teintio, a u cernodio, mewn trefn iddynt weitliredu ar eu gor- 

ucln yliaetli gerbion Duw, a phiofi eu bunain vu deilwng o ddyr* 
.c.hahad, • 


r 


DUGOKN SÜION. '3 09 

'Ef v cenedlir ein plant meivn oyfiawnder, eu dygir meirn sant 
«eiddrwydd, rbaid iddynt gael eu treio a’u temiio, canys maent yn 
oruchnylwyr o flaen ein Tad a’n Duw, yr un fath a chwi a 
.aiinnau . 

Rhaid iddynt ddwyn jrr oruchwyliaeth hon iweithrediad j rhatd 
i'r nwydau a’r archwaeth gael eu llywodraethu a’u fheoli; y 
Ihgad, y lleferydd, yr archwaethau, y dymuniadau, rha.d i’r oll 
.gael eu rheoli. 

Pe rlieolai y bobl eu hunain fel hyn yn eu bywydau, gwnelai 
lyny gyfnewidiad mawr mewn cenedlaethau etto i ddyfod. 

Eilhr ni allwn ryddbau ein hunain o allu Satan ; rhaid i ni 
«ybod pa beib ydyw cuel ein profi a’n temtio, cauys ni ellir 
dyrchafu un dyn na benyw ar un egwyddor arall, fel yr arddang- 
oswyd yn odidog yn mywyd ein Hiachawdwr. 

Yu ol philosophyddiaeth ein crefydd deallwn pe na fyddai efe 
wedi disgyn islaw pob peth, nad allasai fod wedi esgyn uwchlaw 
pob peih. 

Gau ei benodwyd i esgyn uwchlaw pob peth, dygodd ei Dad a’i 
Dduw y pttb oddiarogylch yn y fatb fodd, trwy law-waith ei 
Itagluniaeih, fel ei wir ystyriwyd, yn ei enedigaeth ac yn ei 
fywyd, islaw.pob peth. 

A ddisgynodd efe islaw poh peth ? >’id oedd gan ei rieni dŷ 
uac hyd y nod babeil iddo gaeì ei eui ynddi, eithr gorfodwyd 
hnynti fyned i breseb, yn ddiarnmheu o herwydd y gwrthodwyd 
■iddynt y fraiut o dŷ. 

Ei allasai Mab y Dyn gael ei enw inewu tỳ, ac yrnlusgodd y 
faui druan yn ei tbraffertb i breseb, yn mysg y gwellta adawwyd 
ar oi gan anifeiliaid. 

Geill ereill lod wedi cael eu geni yr un mor isel, ond y mae 
jn anhawdd cael un, yn mysg rhauau gwaraidd dynolry w, sy n 
myned ddim yn îs. 

Eithr yn nhyb y bobl nid ystyriwyd liwynt yn deilwng o ddim 
ynwell, a thrwy ryw fodd dig»yddodd felly, er nas gwyddent 
hwy pabam, na’r bobl yehwaith. 

Rhoddir.hanes Joseph a Mair i ni gan en cyfeillion goreu, ac 
yn union fel y rhoddwn niunau hanes y Prophwyd Joseph. 
Gwyddom ei fod yn ddyn da, gwyddom iddo gylìawni ei geuad- 


360 


CDGORN SRIOM 


jaeih, gwyddom ei fod yn ddyn anrhydeddus, a’i fod yn detio 
yn gyfiann, gwyddom ei wir gymtneriad. 

Ond caffed ei elynion roddi ei gynnneriad, a hwy a’i gwnant 
altan yn uno’r dynion gwaelaf a fti byw erioed. Caffed gelynion 
Joseph a Alair roddi eu cymtneriadau hwynt i ni, a tbsmtid chwi 
yu fawr i gredu fel y credai yr Iuddewon. 

íthoddod gelynion yr lesu ei gymmeriad ef i dì, ao, yn absen- 
noldeb tystiolaeth ei gyfeillion, rii wn amgen nag y byddai y byd 
Cristianogol presenol o!l vd Iuddewon, mor bell agy credent fod 
lesu Grist ya dwyilwr, ac yn un o'r dynion iselaf a oesodd eriöed. 

Disgynodd yr Tesu yn isel iawn yn ei rhienyddiaeth a’i ened- 
igaeth ; fe ellir gofyn, a ymddarostyngodd efe i gael ei leihau yn 
ei ddealltwriaeth ? 

Yn ol yr un resymeg credwn y gwnaeth. Myfi a gredwn ei fod 
yu un o'r plant gwanaf a anwyd erioed, yn un o’r rhai mwyaf 
analluog 'tua’i enedigaeth ; mor analluog fel y gellid meddwl na 
thyfai efe bytb yn ddyn. 

Ca beth yw ei lianes? Dailieuwch drosoch eichhunain yr hanes 
a ddyry ei gyfeillion. Dywedir fod Josephus wodi rboddi hanes 
lled gywir am Joseph a A1 air, am yr apostolion, &c., eithr nid yw 
wedi roddi ond cyffelyb hanes da am yr Ie,su a’i rieni i eiddo ryw 
berson yn LluDdain yn ddiweddar am y “ Mónnonìáid” a Joseph- 
Smith eu Propliwyd, er ei fod yn rboddi hanes iled deg. 

Cymmerwch ddyn yn Paris neu yn Lluudain, ao ysgrifened 
hanes am Josepli Smith a Saint y Dyddiau Diweddaf ddeng 
mlynedd ar ugain ar ol nodwcddiad Joseph ar y ddaear, canys yn. 
rnhen amryw tìynnyddoedd ar ol ei groeshoeliad yr ysgrifenwyd 
lianes Crist gan Josephüs, ac efe a ddeuai mor agos i’r gwirionedd 
íe allai, ag y dacth Josephus yn yr hanes a roddodd am Iesu a J í 
Apostolion. Yr oedd josedpus yn ddyn lled deg, ond ni wyddai 
nemawr am danynt. 

Pa hanes fyûdai yr Iesu wedì roddi am dano ei hunan pe gallas- 
ai fod wedi trosgiwyddo ei ddywediadau ei hun. Cÿffelyb ag y 
roddapob dyn da, canys dywedasai efe y gwirionedd, ond yn awr 
y mae genym gymeryd ei hanes oddiwrth ei gyfeillion ac oddiwrth 
ei elynion. Pa hanes gawn oddiwrth yr Iuddewon.? Mentraf 
ddweyd nas gallasai un dyn byw ar wyneb y ddaear, a fedrai 




ÜDöOUìI SEION. 36 î 

ddefnyddio iaith Jdarlunio oymineriad unrhyw Jdynsawd fo’n byw 
ar y ddaear, liwio gwaeth cymmeriad nag y roddent tnvyile.su 
Grist. Cydmarwch hyn â'r oll sydd wedi cael ei ddywédyd yn 
erbyn Joseph Smith. a chwi a gewch allan foJ gan ddoethineb y 
genedlaeth hon blygu i eiddo yr luddewon.canysdarluniasant hwy 
y cymeriad gwaelaf yn yr hanes a roddasant am yrle.su; ond 
gadawer hyn i fyned heibio. 

Geílweh weled fod genym reoli eia hunain, mai trwy yr Efengyl 
v gallwn wir wneuthur iiyny a diwygio. Geill pob dyo a benyw, 
wrth ysbryd y gwirionedd, y mffuríio i'r egwyddor hono i ymwellhau 
byd oniddeallom ac y gwyddom bethau Duw, fel ag i acìmb ein 
ein hunain wrth orchymynion ac ewyllys Duw. 

Mae yr efengyl yn syml, y mae yn eglur. Mae dirgelwch duẁ- 
ioldeb, neu yr efengyl yn hollol gynnwysedig yn èin hanwybodaeth 
ein hunain; dyma yr achos o’r dirgelwch a dybiwn eî fod vh y 
dadguddiadau a roddir ini; y mae yn ein Iianneailtwriaeth ein 

Ìmnain yn ein hanwybodaeth. Nid oes ddirgelwch trwy lioli 

gynllun yr iachawdwriaeib 

(I’w barhau.) 


UDGOEN SEION. 

N Bl» 

DYDD SADWIIN, TACHWEDD 8, ISf-6. 

EPISTOL Y LLYWYDD D. DANIELS AT Y SAINT YN 
NGHYMltU. 

Hynaws Saint,— Gyda mawr bleser ac hyfrydwch yr ysgrif- 
enaf fy nheimladau atoch y waith hon etto, gyda diolchgarweh 
am y pleser a gefais o gyd-lafurio â chwi yn ystod y rhan fyn- 
edol o’r flwyddyn hon, gan gydnabod Duw am roddi ei Ysbryd 
Glân mor helaeth i tii yn ngwaith ei winllan. 

Dagenyf weled cynnifer, yn ngwyneb y dadguddiadau tvr 


362 


UDGORN SEION. 


cyfreithiau newyddioo, i ni, sydd yn dyfod allan o Seion, trwy 
yr Offeiriadaeth santaidd, wedi parchu ae anrliydeddu cyfraith 
y Degwm, a thrwy hyny barehu ei dwyfol Awdwr, nid yn unig 
mewu gair, ond mewn gweithred a gwirionedd. Ar yr un 
pryd y mae yn ddrw'g.genyf naallaf ddywedydyr un petli am 
bob Cangen o bob Oynnadledd. 

Mae y chwarter olaf o’r flwyddyn hon wedi yn ag06 hanner 
treulio. tra mae yuddi waith mawr i gael ei wneuthur. Ei 
diwedd a ddynoetha flrwyth Ilafur pob Cangen yn Nghymru, 
pau hyderwn na chywilyddier yr un o honynt ar agoriad y 
ìlyfrau yma ar y llawr. Da fyddai coflo hefyd bob dydd a nos 
fod llyfr coffadwriaethol yn y nefoedd liefyd, yn yr hwn y cron- 
iclir gweitliredoeod pob uu tra yn y corff, yu llawer manylach 
a plierffeithìach nag yina ar y ddaear; diehon liefyd y dengys 
liyd y nod feddyliau a bwriadau ein calouau. 

Arnocli chwi, anwyl Saint, sydd etto heb ufyddhau i gyfraith 
y degwm, y crefwn y tro üwn etto i beidio ag oedi dim yn hwy, 
fel y byddo i’eh henwau gael eu hysgrifenu yn y nef ac ar y 
ddaear; îe, cyn diweddo y flwyddyn hon, yn mhlith y lleill a 
brofant eu hunaiu yn bleidwyr parod i aclios lesu Grist trwy 
eu gweithredoedd, oblegid na wna dim arall y tro — yn ol ein 
gweithredoedd y cawn ein barnu. Onid yw yn ddichouadwy i 
bob un sydd wediei alw i’r alwedigaeth oruchel o fod yn Saint, 
a chael eu henwau ar lyfr Eglwys Dduw, wcledlygad yn llygad 
ynghylch, a rhodio yn llaw-law wrtli yr un rool, ac ufyddliau 
i r cyfreithiau nefol fel y deuant aìian i ni o brydibryd ? 
Gwel pawb onddeillion mae felly y dylai fod, ac hyderwn mai 
fellj y b^du o hyn allan gyda phob peth a ddaw allan o eneuau 
Apostolion íi piirophwydi ysbiydoledig a sautaidd Duw yn yr 
oruchwyiiaeth hou. 

Erodyr a chw’iorydd, yn gymmaínt ag nad ydy.w bwriadau 
^uw wedi dyfod iben mewn perthynas i rybyddio y byd tywyll 
ac anwybodus oidrcfni’w achub amuuwaith etto, Duw yn unig 
aẃ\r nad y waith olaí.fydd i ni, galwaf arnoch i wncutliur 
mawr ymdrech ar yr ymgyrch yma etto i daenu traethodau ar 
hyd h°U wyneb y wlad, a rhoddi tystiolaeth lem yr Ysbryd yn 
.nerfholacb nag erioed, hyd oni orchfygir gweision Beliaí sydd 




U3JG0RN SJfilON. 

■vn cynnyddu eu hymdrech i wrthwynebu gwaithyr Arglwydd, 
nc er eu gwauthaf, y dygir lluoedd o onestion allan, cyn y 
tynant y rhwymau yn rhy ;dỳn i gael pob gwenithin allan o 
blith yr efrau cyn dydd y llosgfa. Mae dau o Apostoiion yr 
,Iesu, a chenhadon ereill wedi newydd ddyfod o Seiou Duw yn 
Uawn tân dwyfol i arwain byddin y Mormoniaid.i’r frwydr yn 
erbyn gau athrawon a gau grefydd, gan dystio mae yn gym- 
maint ag y derbyniu y Saiut o’r ysbryd a’r âydd lion dros rym 
gwirionedd eu crefydd, a chydweithredu a’u hoil egni, yn enw 
Duw Israel nyni a-urowu genedloedd “ Cristianogaeth, ’ fel eu 
gelwir, tu igaf yn uehaf. 

Nac aed yr un allan ond o’i wirfodd, ac.mewn llawn ö'ydd ac 
hyder yn Nuw I-srael. Mae yr iien amsor gynt yu dychwelyd 
etto, mewn un ystyr — cly wwn sŵn argyhoeddi a bedyddio am- 
ryw o bob c\vr, cyfarfodydd yn cael eu llanw o wrandawyr, a 
gelynion yndyfod i wrthwynebu gan rwgnachrwydd wrth weled 
llwyddiant yn declireu fel pe o’r wydd i goroni eiu ilufur, a’r 
wawr sydd yn awr yn tori yn addaw canol-ddydd teg a llawn 
wres haul cyfiawnder i wenu ar achos Duw yn Nghymru un 
waith etto. 

Iiysbys i chwi oll y w y bwriedir cyfieitliu cyfres o draethodau 
newyddion yr euwog Lywydd Fratt. ac am y cynlluu godidog 
i’w dosparthu ac i dal.u am danynt. Ni ellir gwrthod traethodau 
y Saint yn awr gyda’r esgus tod ofr. arnynt i’r Saint ymelwa ar 
eu ceiniogau, ond er i’n dwylaw fod yn lân oddiwrth eu gwacd, 
câut gynnyg ar eu bentliyg. Da genym ddeal' nad oes mewn 
rhai liéfydd un math o fwt’uyn, tŷ, na piialas lle y triga bodau 
dealiawl, ar nad yw wedi caei, cynnyg ar dystioìaeth yr lesu 
rywfodd neu gilydd. O ! mor fawr y w braint y ffyddion Saint 
yn y llefydd hyny. 0 ! peddeaìlem ni a liwythau eu bodtrwy 
liyny yn gosodsylfaen i Offeiriadaeth a breniniaeth ddiddarfod 1 
— y bydd i’r.rhai a’u gwawdiant ac a’u gwrtbodaut yn awr lyíu 
y llwch tau draed Saint breiniol yr Iesu, yrhwn a ddyry iddynt 
J frenhiniaeth a mawredd y frrenhiniaoth dan yr iioll nefoedd. 
,Da fydd gan ein gelynion presennol y fraint o fod yn weisiop 
isel y pryd hwnw ! 

Ẃe.y traethawd cyntaf, sef, “ Y Wir Ffydd,” ar fod yn barod, 


L'DGOUN SBION. 


mí 

nymunwii fod ein brodyr yn darparu eu hunain, eu gwragedj, 
a’u plant i’w ddosparthu gyda’r traethodau eraiU, pan y deuant 
allan, fei na fyddo y Genedl Gymreigyn nes yn ol nag ieithoedd 
eraill mewn cyflawni ewyllys apostcÉon Iesu Grist. 

Dywedwyd o’r blaen mai dafydd crynfioi pob traetfiawd sydd 
y n yr hen Stoei, ’ a’u gosod yn y gymdeitlias draetîiodäwl, a’u 
eadw mewn cyffroad parhaus gyda’r rhai newyddion addeuant 
allan. 

Iilioddir yr amser hiraf sydd ddichonadwy er talu am danynt. 
Er nad â y Swyddfa Gymreig yn hyn feallai yn ol rheol y 
Swyddfa Seisnig, gan ei bod yn wanacli, etto, ni osodwn ntwy 
o swm yn wythnosolar y cynnadleddau i dalu am y traetliodau 
nag y byddir yn rhwym o gael er cario y gwaith o argraffu vn 
mlaen, a dymunwn i’r Llywyddion ddeall yn bennodol nas gelìir 
gwneuthur wrth ddimau yn llai na’r swm a osodir ar eu cynnad- 
leddau, gan y gofynir y swm leiaf a ellir. 

Iechyd, nerth, a bendith a ycliwaneger ar bèn pob un ffydd- 
law n a ddj muna ennill coron a rhan yn nheyrnas Iesu pan â yn 
ben yr hofl fýd, yr hyn a ddaw yn nghynt nag y meddyliwn, 
J’w dymuniad calon, 

Eicli gostyngedig gyd-was, 

Daniel Danjels. 


GOHEBIAETH CAHTIIEEOL. 

CYNNADLEODAU Y GOOLEDD. 

Abergele, Ilydref 26, J 8û6. 

^ ■'.'j.T] 1, J RAWD Danieis. — D aethym yma neitbinr a ehefais 
w' ' l - r ' m " a ' v yn union. Cycbwynais o Faehynlleth dydd 
, pban^ ddaethym i Harlfech gwelais y brawd Treharne • 

1 c e wedi teithio Uawer iawn o’r wlad i werthu traethodaur 

hrvi 6 . 'pf'" fawr ’ ond er y cyfan mae y brawd y» 1!awn 0 Ys ’ 

engy ’ a ’ i hül1 ff alun gyda gwaitU yr Arglwydd, ac yn 
h , C U r " y berfedd Methodistiaid, i gario egwyddôrion 
hywyd tragywyddol i’w gyd ddynion. 

ì' holl Saint ar swyddogion roewn uudeb da, ac y» 


r 


UDÜORN SETOK. 366 

gwerthu llyfrau gymmaint ag a allant, ac nid oes yma un annedd 
ag v mae dynion yn byw ynddi heb gael cynnyg ar lyfrau yr Eg- 
Iwys hon. 

Danfonais y ddan írawd oedd yn Porthmadog i Dylife i 
weithio, ac y rnae y ddau arall yn myned i Sir Ffliut; gwell oedd 
iddynt fyned yno r.a dyfod i?r Deheu, er mae hyny oedd eu dwn- 
dwr. Gwyn fyd na alîasech gael ychydig etto i ddyfod i fyny i 
Ffestiniog a Phorthmadog yn lle y rhai hyn ; ac hafyd ddwsin 
neu dilau i Fôn a Chaernarfon, a thua'r un nifer i Ddinbych a 
Ffiint, — y cynheuaf sydd fawr. 

Bum heddyw yn tìynghor Rhuddlan, a chefais Gynghor wrth 
îodd fy nghalon, — y swyddogion yn llawu o Ysbryd yv Arglwydd 
pan yr oeddwn yn dysgu ar natur ympryd a gweddi gan yr Iesu 
agweision Duw' yn rnhob oes o’r byd. 

Mae y brodyr a’r chwiorydd wedi gwneyd e.u gwaith gyda y 
llyfrau ar traethodau, fel nad oes dim un tŷ yn mhlwyf New- 
rnarhet heb gael llyfr,neu gynnyg ar un, ac felly yn gyfl’redino!, 
ond etalhii nid mor fanwl a’r lle hwn yn mhob rnan. Mae y 
traethodau agos oll wedi eu gwerthu, a’r degwm ar ei gynnydd 
yn mbob mau, a thystiolaeth fod Duw yn bendithio pawb sydd yn 
gwneyd ei ewyllys Ef. 

Mae arnryw yn crcdu yn miiob Cynnadledd. a dysgwyíiajf 
ìawer o fedyddio yn fuan, Yr ydym yn bedyddio rhai o hyd — 3 
sydd wedi cu bedyddio yma, 7 neu 8 yn Sir Fflint, 8 neu 4 yn 
Sir ^aernarfon, a 3 neu 4 yn Sir Feirionydd oddiar y Gymmaufa 
ddiweddaf. 

ry ughofion goreu atoch chwi a’r holl deulu, a phawh o’r 
Saint. 

Eich brawd yn Nghrist, 

Jonu Jones. 

[Gwahoddwn gynnifer o frodyry Doheu a allant fyned,i anfon 
1 » honwau yma, a myned allan i gynnorthwyo y hrndyr hvn sydd 
» ohjmmaint o bwys y gwaith ar eu hysgwyddsu, fol yr etif’edd- 
®" ty <l - vrctiûfi ad a’r gogouiant a erys y fath ffyddlawn rai. Mae 

al.^a,) yn daer, ac ofnadwy fydd v canlvniad o beidio tnyned 
y gellir. — G ol.] 


ÜDGORN SEION. 


366 

CYNNáDLEDD 6IR BENFRO. 

Hwlffordd, Hydrcf 29, 1866. 

y r.lywydd Daniels, — Mewn perthynas i lwyddiant, natnr, a 
sefyllfa y Gynnadledd hon, gwyddoch trwy Iythyrau y bra<vd 
Mi!e8. 

Yr vdym wedi bedyddio amryw vn ddiweddar, a chredwn fod 
llawer yn dra agos etto. Oerbyniasom lythyr neithiwr o Aber- 
gwaun, fod yno nn etto am gael ei fedyddio, — llawero hâd sydd 
wedi ei hau yno o dro i dro, ac amlwg yw fod yuo lawer o onest- 
ion wedi ei dderbyn, fclly y mae yn sicr o weithio areu calonau 
yn awdurdodol, er gwaethaf yr holl “ Beirch’’ sydd yn ymgyu- 
hyrfu wrth ein g«e!ed. 

Yr oeddwn yn credu er ys hlynyddau yn nghrefydd y Saint, 
ond, er hyny, ni feddyliais erioed ei bod mor nerthol ag yr wyf 
wedi ei phrofi eisoes, a diolch t Dduw am dani. Rhyfedd fel y 
mae yr holl “ athrawon” a “ bentyrwyd i ddysgu” yn crynu o 
flaen Morrooniaeth, megys ag y cryna y blodouyn o flaen yr ys- 
torora. Gwywa gogoniant eu holl frawddegan jackvddawl o flaen 
geiriau mwynaidd a chariadlawn Morrnoniaet.h, raegys ag y 
diflana y glaswelltyn o tìaen tanbeidrwydd yr batil ganol dydd. 
Ond pa faint mwy yr ymddengys eu tywyllwch dudew pan ddelo 
yr Haul Forrrjonaidd i’r M eridian. Diolchwn, ynte, aro grefydd 
sylweddol, yr hon sydd yn cynnwys nerth annrhaethadwy, a 
gogoniant angbydmarol. 

Y mae Miles a minnau roegys un yn anfon ein Berch atoch, ac 
hefyd at y brodyr Harris a Lewis yn y Swyddfa. Carern yn fawr' 
weled y Llywydd Danieìs yn ein Cymmanfa. 

Ydwyf, eich nfydd was yn Nghrist, 

David John. 


CAIS AT DDEHÖNGLI DAMMEG Y MEDELWYR. 

gyntaf, Meddyliaf roai y diafol yw y rhodreswr a sonir ani 
•lano, o herwydd ei deitl, ac hefyd ei wsith yn cytuno a’r medel- 
wyr, yr hwn nid oedd ganddo hawl i anfon neb i fedi eiddo un 


0DGORN 8EI0N. 


367 * 


r 


îrall. Nid da oedd i’r tnodelwyr ei gymtneryd ef wrtlt ei olwg 
allattol yn ile perchenog y tnaea, o herwydd hwy a gawsant eu 
siouii ynddo. 

Yn ai), — “ Y roedelwyr siomedig.’’ Nid yw y Ddatnmeg yn 
sòn fod neb wedi danfon y rhar hyn i’r maes, ond iddynt fyned 
beb eit danfou, yr un ntodd ag yr aethoch cltwi ?,ír. Davies, cyn 
i chwi ddyfod at y Saint. Eich hen frodyr pregethwrol sectyddol 
ydynt. 

Yn drydydd , — “ Y raaes.” Dywedodd yr Ieso mai y tnaes vw y 
byd hwn, 

Yn bedwerydd, — “ Pwy yw iawn berchenog y maes?’’ Eiddo 
yr Arglwydd y ddaear a'i cltyfiawnder, a’r byd ac a breswylia 
ynddo. 

Yn buromed,— “ Pwy ytv ei weisîon nwdurdodedig Ef?” Mi a 
ddywedafar unwaitli tnai Saint y Dyddiau Diweddaf ydynt. Yr 
wyf yn hyderu y boddlona Mr. D. Davies ar hyna 
Gan ei ewyllysiwr da, 

Merthyr. John Roberts. . 

I/LAIS Y GWAN. 

Ttdi ’r hwn wrendy lais y gwan, 

Gogwydda’th glust a gwrando’m llef, , 

A dod yn rhwydd yn awr i’m rhan, 

I hwylio camrau tua thref, 

0 diroedd Bahel — cartrefle gormes gref. 

Blinedig wyf — da gwyr fy Nuw, 

Canys blinais ar gystuddian hon, 

Llinynau’m calon laes’n wvw, 

’Rwy'n llusgo’n friw ytt llesg o fron ; 

0 gwel fi’n gwaelu, 'rwy’n tynu’n erbyn tòn.. 

Beth wedi’m dyoddefiadau ’gyd, 

A rtiid im’ farw'n mbell o’m gwlad ? 

A ddarfu’th fraich i’ro cynnal cyd, 

Yn erbyn gorthrwm, dig, a brâd, 

A'c etto iut’ drengu yn mltell o Seion fâd. . 

Ti fuost imi, Arglwydd cyd, 

Yn well bob pryd nâ tbad na brawd, . 

Mi lefaf arnat’nawr o hyd, 

Canys grasol wyt i'r eiddil tlawd, 

Q ganol trallod hen Fabilon a’i gwawd. . , 


368 


UDGÓÌÌN SEÍOS. 


A thua Seion tremio wnaf, 

Lle gwelir santaidd Deral Iôr, — 

Mor helaeth yw tosturi’m Naf, 

Fwy wyr na chaf fyn’d dro» y raôr, 

A rayned iddi a chanu yn rahlith ei chôr. N. Ilnu. 


EISTEDDFOD Y SAINT YN ABERTAWY. 

Mr. Goi.., — Dyraunaf arnoch gyhoeddi y testunau canlynol mewu 
ychwanegiad at y rbai a gyhoeddwyd yn y rhifyn diweddaf, — 
Am y traetbawd goreu (yn Seisnig) ar Hanes Gwrthgilwyr neill- 
duol o Eglwys Dduw yn mhob oes o’r byd. Gwobr gan Mr, 
Tsraeì Evans, “ Snow’s Poera.” 

Am y traethawd goreu ar Ufydd-dod ac Anufydd dod. Gwohr 
gan Mr. D. Davies, Idanelli,— Cyfrol Soisnig o Hanesyddiaeth 
luddewig, wedi ei rhwymo. 

Ara y gâu oreu ar Lanweidd-dra. Gwobr gan Mr. D. Davies, 
i.lanelH, — Cyfrol o’r Cronicl, wedi ei rwyrao. 

Am v gan oreu i Wraig Ritiweddol. Gwobr gan Mr. Williâm 
Thomas, Llanelli, — Jones ar Fedydd, wedi ei rwyrao yn liardd. 
Am y gân oreu ar y Cyssondeb a fodola rhwng Pren Judaa I’hren 
Ephraim, neu’r Beihl a Llyfr Mormon. Gwobr gan Mr. E. I). 
Miles, Hwlüordd, — Yr Eurgrawn Ysgrythyro). 

Am y gân oreu i Ly wyddiaeth Cymru. Gwôhr gan Mr. D. John, 
Hwlö'ordd. — Esboniad ar yr ÍIebreaid,gan McLean. 

Ara y gän oreu ar y gwahaniaeth eglur sydd rhwng ymgasgliad 
V Saiut i Seion ag eiddo yr Iuddewon i .îerusalem. Gwohr gan 
gan Mr. David John Hwìíîordd,— Yr Eurgrawn Ysgrythyroi. 
Ara y gân oreu ar Gwyrap Babilon. Gwobr gan Mr. Charles 
Harmon, Llanelli, — Ilistory of the Highlauders. T. H. 

Cloriao Tuaethodau. — Erbyn hyn deallwn y geill y Cyn- 
nadleddau Cymreig gaei cloriau, &c., v/edi eu hargraffu a’u 
gwnio wrth y traethodau Seisnig yn Liverpool. Am hyny, 
anfonant fanylìon eu Cangenau, y rltif a eirchant, &c., ynot’w 
càel. Bydd eiseiu y mauylion i’r cloriau Cj'mreig' arnom iû 
yma yr un fath. 



CYNNWYSIAD. 


Preseth _ 4 353 

Golygydtìiaeth— Epistol y Ll y w y d<Ì 'Da'n’iêîs ’ 'V. 

Cohehiaeth Carirefol— Goglddd— Penfro 361 

Cais «t ddehougtu Dammeg y Medelwyr 366 

Llais y Gwan 3d7 


ABERTAWY: 

ARGRAFFWYD A CHYIIOEDDW YD GAN* DANIF.L DANIELS, 




UDGORN SEION, 

Î»EÜ 

ẅreu k ŵinu. 


Rhtp. 24.] TACHWEDD 22, 185G. [Cvf. IX. 


PRE6ET H, 

GAN y I.LyWTDD B. YOUNG, BOWERY, MEHEFIN 22, !85(>. 

( Parhâd o tud, Stíl.J 

Pb gyffyrddodd y brawd J oaeph Young yn y boreu ag un eg- 
wyddor a ddymunaf lefaru arni, h.y., ein sefyllfa ddyfodol — 
dyfodolrwydd. 

0 bryd i bryd gadawa ein tadau a’n mhamau nyni, cyflwynir 
eucyrö' i’r bedd distaw; cymmerirein prophwydi oddiwrthym; 
eymmerir' ein cydymeithion ymaith; gadawa ein brodyr a’n 
chwiorydd y byd hwn. 

ímddarfydda y corfforiad a berthyn i’r bywyd hyn, â yn 
ddifywyd, n y n ' a’i gosodwn ef i lawr. Ymlyna glefyd yn ein 
plant, ac ânt hwythau. 

Dywedais ychydig eiriau y Sabboth diweddaf ar yregwyddor 
■’ ser cb, yn awr dymunaf ddweyd gair mewn perthyna9 i’n 
bywydau ar ol hyn; estynaf y sylwadau hyn tuhwnt i’n bodol- 
iaeth yma yn y cnawd. 

Deallwn, canys fe’i dywedwyd er ys liir amser, fod genytn 
fodolaeth cyn dyfod o honom i’r byd. Daeth ein hysbrydioa 
5 >na yn bur i gymmeryd y tabernaclau hyn ; daethant i drigo 
ynddynt fei preswylfeydd, gyda’r ddealltwriaeth fod i’r oll ag 
oedd w«di dygwydd cyn ein dyfod yma gael ei gymmeryd oddi» 
wrthy m, nad oeddetn i wybod ,un dim yn ei gylch. 

24 Pbjs \g. 


370 ' 


udgorn seion; 


Deuwn yma i fyw am ychydig ddiwrnodau, ac yna yr yùÿì» 
wedi myned drachefn. Pa liyd mae y nefoedd seryddawg wedî 
bod mewn bodolaeth, nis gallwn ddweyd ; pa hyd y parhant i- 
fod, nis gallwn ddweyd. Pa hyd y bydd- awyr, dwfr, daear ; pa. 
hyd y parhâ yr elfenau; yu eu cyssylltiadau presennol, níd yw i 
ni ddywedyd. 

Dysg ein crefydd ni na fu amser erioed pan nad oeddynt, ac 
na fydd byth amser pan y peidiaut fodoli; y maent yma, a hwy 
a fyddant yma yn dragywydd. 

lihoddaf i chwi ffigwr a gafodd y brawd Ilyde mewn breu- 
ddwyd. Yr oedd efe wedi bod yn meddwl cryn lawer am 
aiuser a thragywyddoldeb; dymunai wybod y gwahaniaeth, 
eithr pa fodd i’w ddeall, nis gwyddai. Gofynodd i’r Arglwydd 
i’w ddangos, ae wedi iddo weddio am hyny, rhoddodd yr Ar- 
glwydd freuddwyd iddo, o leiaf credaf iddo, neu a chaniatâu 
mai felly y bu, modd bynag, cafodd freuddwyd, agorwyd é 
feddwl fel y gailai ddeall. amser a thragywyddoldeb. Dywed 
ei fod yn meddwl ei fod yn gweled ffrwd yn rhedeg allan o 
gwmwl niwlog a ymdaenai ar ei cldeheu a’i aswy, ac fod y 
ffrwd yn rhedeg heibio iddo, ac yn myned i’r cwmwl draeliefm 
Dywedwyd wrtho mai amser oedd y ffrwd, nad oedd lleo’r hwn 
y dechreuodd redeg, ac nad oedd terfyn i’w redegfa ; ac fod yr 
amser a feddyliai efe am dano, ac yn llefaru am dano, yr hyn a 
allasai weled rìiwng y ddau gwmwl, yn rhan o, neu yn un â’r 
•un nas gállasai efe weled. 

Felly y mae gyda chwi a minnau; yma y mae amser, pa k> 
y mae tragywyddoldeb? Y mae gymmaint yma ag yw yn 
holl gyrhaeddiadau yr eangder; nid yw eangder cyfyngol o 
amser ond rhan o dragywyddoldeb. 

Mae genyrn gyfnod byr o barhâd wedi ei benodi ini, ac ni a’i 
galwn yn amser. Bodolwn yma, mae genym fywyd o’n mewn; 
cymmerer y bywyd hwnw ymaith, ac fe beidia yr ysgyfaint a 
symmud. ac fe â y corffyn ddifywyd. A ydyw y bywyd hwnw 
yn darfod ? Nae ydyw, parhâ i fodoli yr un modd ag y gwnaeth 
pan y symmudai yr ysgyfaint, pan y eynnaliwyd y corff natur- 
iol ag awyr, ymhorth, a’r elfenau yn mha rai yr oesodd, nid y w 
oud wedi ymadael â’r corff. Mae y by wyd, yr egwyddorioo 
bywiocäol o hyd mewn bodolaeth, gymmaint felly ag oeddynt y 
ddoe pan yr oedd y corff mewn iecbyd da. Yma cyfyd y gofyn' 



ÍẄ60Kîí SËÎOÎT; 


37D 


íàdyn naturiol, pan yr ymadawo ein hysbrydion a’n cyrff i ba-i 
ié maent yn myned? 'Dywedaf wrthych. A wnaf fi eu cyflyru? ; 
Gw®af os dymunwch i mi. Nid ydynt yn myned allan o 
gorfforiad y ddaear libn ar ba nn yr oeswn. Dardenwch yn y 
Beibl fod yr ysbryd, pan ymàdâwo â’r corff yn myned at Dduw' 
yrhwn a’i rhoddes. Yn awr dywedwch wrthyf yn mha le nic! : 
yw Duw, os gwelwch yn dda ; nis gàllwch. Pa mor belled y 
byddai genych fýned er myned at Dduw, pe dadwisgid eich 
hysbrydion? A fyddai genych fyned alian o’r bowery yma i 
gael Duw, pe byddech yn yr y sbryd ? Os nad ydy w Duw yma, ■ 
gwell fýddai i ni gadw y lle iiwn er casglu y drygionus iddo, , 
canys dymunant fod mewrn lle nad y w Duw. Mae yr Arglwydd : 
Hollalluog yma trwy ei Ysbryd, trwy ei ddylanwad, trwy eii 
breseDnoldeb. Nid ydwyf fl yn ochr ogleddoí y bowery yma, y 
nìae fy nghorfl’yn ei ochr ddeheuol, ond cyriiaedda fy nylanwad i 
ä’mllais i bob rhan o liono; mewn duü cy'ffelyb y mae Duw-' 
yma. 

Darllena fod yr ysbryd yn irfyned at’Dduw yr hwn a’i rhoes. : - 
Caniatewch i mi wneuthur yr Ysgrythyr hon ychydig yn eglur 
ach; pan'yr ymadawo yr ysbrydion â’r corff y maent yn! 
mhresennoldeb ein Tad a’n Duw, maent yn barod y pryd ’• 
liwnw i welèd, clywed, a deall petháu ysbrydol. Ondyn mha 1 
le y mae byd yr ysbrydoedct? Y mae yn ymgynnwysedig o : 
fewn i’r gyfundrefn nefolaidd hon ? A ellwch chwi ei weled 
â’ch llygaid naturioi? Na ellẃch. A ellwch chwi weled ys- 
btydion yn yr ystafeii hon? Na ellwcb. Meddyliwch pe cyff- 
yrddai yr Arglwydd â’ch llygaid fel y gweleeh, a allech chwi 
weled yrysbrydion wed’yn? Gallech mor eglur ag y gweiwch 1 
gyrff yn awr, fel y gwnaeth gwas Eliseus Pe ei caniateid, a 
phe ei ewyltyg fyddai i hyny gael ei wneuthur, gallech weled yr ' 
ysbrydion gydd wedi myned o’r byd hwn, mor eglur a:g y 
gWelwch gyrff yn awr â’ch llygaid naturiol; mor eglur ag y 
gwelodd y brodyr Rimball a Hyde yr ysbrydion digorffòredig 
drygionus hyny yn Preston, Lloegr. Gwelasant ddiafliaid yno 
fbl y gwelwn y naill y llall; galiasant eu ely wed yn llefaru, a 
deallasant yr hyn a ddywedasant. A aílasent hwy eu clywed : 
ah glust naturiol? Na allasent. A alla6ent hwy weled yr ys- 
bydion drygionus hyn â’u llygaid naturiol? Na allasent. Nh 
allasent eu gweled boreu drannoeth, pan nad oeddynt yn yn 


CDGORN SETON. 


372 

ysbryd ; ni allasent eu gweled y dydd blaenorol yeliwaith, nac 
ar unrhyw araser arall ; cyflyrddwyd a u llygaid gan allu yr 

Hollalluog. * 

Dywedasant eu bod yn edrych trwy eu llygaid naturio), a 
tliybiwyf eu bod. Gwelodd y brawd Eimball liwynt, eithr ni 
wn a oedd ei lygaid naturiol yn agored ar y pryd ai peidio; 
dywed y brawd Iíimball ei fod yn gorwedd ar y ltawr ran o’r 
amser, a meddyliwyf fod ei lygaid yn nghau, ond efe a’u gwel- 
odd, fel y gwnaeth y brawd Hyde hefyd, a chlywsant hwynt yn 
llefaru. 

Gallwn ofyn yn mha le .y triga yr ysbrydion ag y mae gan y 
diafol allu drostynt? Trigant mewn unrhyw fan, yn Preston, 
yn ogystal ag mewn llefydd ereill yn Lloegr. A ydynt hwy 
yn trigo yn rhywle arall? Ydynt, ar y cyfandir hwn ; y mRe 
yn Uawn o tionynt. Pe gailecli weled, ac y cerddech dros 
lawer rhan o Ogledd yr Air.erie,a gwelwch fyrddiynau 
ar fyrddiynau o ysbrydion y rhai hyny a laddwyd ar y 
cyfandirhwn. A welech chwi ysbrydion y rhai hyny a fuont 
mor dda yn y cnawd ag y gwyddent pa fodd i fod? Gwelech. 
A welech chwi ysbrydion y drygionus? Gwelech. A aüasech 
chwi weted y sbrydion cythreuliaid ? Gallech, a dyna y w yr oll 
sydd o honynt. Y maent wedi cael eu hamddifadu ogael cyrfi, 
a gwna hyny i fyny eu mhelldith; hyny yw i ddywedyd. a 
lleferu yn ol dull dynion, cewch fod yn grwydriaid ar y ddaear, 
y mae genych fy w tuallan i’r drws cyhyd ag y byddwch fyw. 

Dyna sefyllfa yr ysbrydion a ddanfonwyd i’r ddaear, pan 
gynimerodd y chwjldroad lc yn y nefoedd,pangyfododd Lusiffer, 
, Mab ; y Wawr Ddydd, ei fwrw allan. I ba le yr aeth efe? 
Daeth yma, a daeth y drydedd ran o’r ysbrydion ynynei 
gydag ef. A ydych ehwi yn tybied i’r drydedd ran o’r bodau 
a fodolert yn nbragywyddoldeb ddyfod gydag ef ? Na ddaeth- 
ant, ond y drydedd ran o’r ysbrydion a genedlwyd ac a gorffor- 
wyd, ac a ddygwyd i ddyfod yn breswylyddion cyrff cnawdol 1 
fyw ar y ddaoar hon. Ymwrthodasant â Iesu Grist, yr iawn 
etifedd, ac ymunasant â Lusifler, Mab y Wawr Ddydd, ac a 
ddaethant i’r ddaear hon ; hwy ddaettiant yma gyntaf. Mor 
gynted ag yr ymddangosodd ein mbam Efa yn ngardd Lâ en i f r 
oedd y diaful gerllaw. 


(I'w barhau.) 


ÜDGORS SÎÜIoN 


DYFÍNIAD O’R TIÎAETHAWD AR WIIl EDIFEIR- 
WCH. 

1. Edifeirwoh ydyw un o roddìon Duw i ddyn syrthiedig. Ae' 
wrth draethu ar y pwnc hwn, ymgymmerir ar gadernid Duw, 
iod dyn yn fôd syrthiedig, pechadurus, a choHedig ; . wedi ei 
ddifreiniaw, a’i ddinyatrio, a’i fwrw allan o bresennoldeb Duw ; 
yn ddarostyngedig i Ei gyfìawnder, digofaint, a chospedìgaeth 
Ei gyfreithiau santaidd, pa rai a’i trosglwyddant ef i farwolaeth 
a thrueni tragywyddol ; ac y fod cynilun iachawdwriaeth wedi 
ei ddyfeisio a’i gynuyg iddo, i’w waredu o’i beehodau, a’i adferil 
i ffafr Duw, Un o ammodau y cynllua hwn y w, Edifeirweh 
gwirioneddol a phur. 

2 Yr aberth mawr ac annherfynol; a wnaethwyd gan Fab 
Duw, dros beehodau y byd, a brynodd i ddyn y rhodd ö Edi- 
feirwch yr hon. os ei derbynir yn briodol, a rydd iddo hawl ar 
drugaredd Duw yn erbyn yr hwn y mae efe wedi pechu. Ond 
heb Edifeirwch, nis gall trugaredd gael dim hawl ar y pechadur. 

3. N:d yw Edifeirwch yn rhoddi lawn dros- y pcchodau a 
aíthant heibio, nis gallasai yehwaith fo.l yn ammod maddeuant, 
pe na fuasai i Grist yr hwn oedd ddieuog fod wedi dyoddef dros 
yr euog. 

4. Ileb y Iawn, buasai Edifeirwch yn ddifiidd ; ac nis gall- 
asai trugaredd fod wedi cael ei harferu, heb wrthwynebu y 
briodoledd fawr o Gyfiawnder. 

i>. Nid amcan Iesu, yn rhoddiad lawn dros bechodau y byd 
oedd, i gadw dyn yn ei bechodau ; nac i faddeu iddo mewn cyf- 
lwr anedifeiriol. Ond amcan y Iawn oeddi gynnyg trugaredd 
ar yr atnmod o Edifeirwch. Am hyny, heb Edifeirwch, rhaid 
1 (,<J y n ddyoâdef cospediga^th ei bechodau, yr uu a phe na 
buasai Iawn wedi cael ei wneuthur. 

6 Fcl y gallo y pechadur g«el eglur ddealltwriaeth am natur 
Edifeirwch, ni a ranwn y pwnc i bedair o gangenau, sef, 

Yn gyntaf , Y drygau a’r pechodau i edifarhau am danynt. 

Yn ail , Nàfur y tristwch cyssyfítiedig a gwir Edt/eirwch. 

Yn drudydd, Y cyffes angenrheidiol t 'r edifeiriol. 

Ac yn o laf Y r addewid a’r penderfyniad i beidio pechu nnoyach. 

'• C ,lw iliwn, Yn gyntaf, Y drygau a’r pechodau iedifarhauam 

M ìini. Bôd cyfiawn heb fod' wedi cyflawnu un pechod, nis 


: 874 


■ PBÖORN SEtOÍ?. 


, gall edifarhau ; ychwaith nis gall unrhyw un edifarhauyr hwts 
nid yw wedi ei argyhoeddi o bechod. Pechod yn erbyn I)hw 
yw troseddiad o’r gyfraith. Dyn anadnabyddus a ehyfraith 
Duw a all yn anwybodus ei throseddu, heb fod ganddo ddim 
amgyffred ei fod wedi gwneyd ar gam. Y cyfry w ddyn, tra 
yn anargyhoeddedig , o bechod, ni themla un anghcn Edifeirwch. 

8. Heb wybodaeth ô gyfraith ddadguddiedig Duw, nis gall 
dyn bob amser wahaniaethu rhwng gweithredoedd da a drwg. 
Mae yn wir y bydd i’r goleuni yr hwn sydd yn inhob dyn a’r 

; sydd yn dyfod i’r byd, i’w alluogí, heb gymhorth y gyfraith 
ddadguddiedig, i wahaniaethu,mewn rhyw radd fechan, rhwng 
da a drwg. Ond y mae llawer o ddrygau ag nis gallesid eu 
hadnabod yn fyr o gyfraith ddadguddiedig. Goleuni cydwybod 
. a amlyga rai o’r drygau eglurach, ond y goleuni hwn a fawr 
dy wyllir trwy esgeulusdod a thrwy halogiad parhaus o’r addysg- 
iadau, yn gymmaint felly, ag y daw dynion braidd yn bollol 
: annheimladwy i eircbion cydwybod, llawer o weithredoedd pa 
?rai unwaithaystyrid yn ddrygau, a gant, trwy arferiad parhaus, 
eu hystyried y n rbinweddol ; tra y bydd i lawer o ymarferiadau 
: a ystyriwyd unwaith yn dda, trwy draddodiad ae arfer, i gael eu 
transffurfio i ddrygau. Pagan llwyr, anadnabyddps a chyfraith 
.ddadguddiedig. pe byddai iddo bobamser ddilyn llais dystaw 
; main cy.dwybod, a dderbyniai fwyfwy goleuni, a byddai yn aìiu- 

• og i gael allan lawer o wirioneddau dyddoroi, ac i wahaniaethu 
,rhwng rhinwedd a drygioni yn fwy.eglur na y rhai hyny ag 

ydynt ,yn parhaus halogi ; y rhybuddiad.o’u mhewn bwynt. 
. Ond gyda’r. lioll oleuni a ailai loffa, yn annibynol o ddadguddiad, 
ibyddai y n mhell o ddeall y pechadrusrwydd o lawer. o weithred- 

• oedd, a byddai yn bollol anwybodus o natur eraill, gyda.golwg 
ar ba un .a oeddynt yn bechadurus ai naá oeddynt, a byddai 
hefyd yn llwyr anhysbysedig gyda golwg,o’r farn ddyfodo), a’r 
tcospedigaethau sydd i gael eu rhoddi ar bechaduriaid ; ac 
heb wybodaeth o’r pçthau hyn, nis gallai.edifarhau yn gy m ' 

: meradwy fel.y mae yr Efengyl yn gofyn. 

9. Lle nid oes wybodaeth o gyfraith ddadguddiedig Duw, h' 
.chospir gweithredoedd pechadurus i’r unrhyw belaeth ier a’r lle 

ag y mae y, cyfreithiau ar, cospedigaethau yn adnabyddus ; eanys 
dywed yr Apostol, “îíi. ehyfrifir peehod pryd nad oes cyfraith. 1 ' 
(Rhut. x. 13.) Hyny yw, ni chyfrifir _pecliod i(r un belaethdcr, 


trUGO-RN SEION. 


375 


■ 30 ni c'nospir hwynt gyda’run gerwindeb, a’r rliai hyny ag ydynt 
yn adnabyddus a’r gyfraith. Oddiyma, y mae y Gwaredwr yn 
traethu fod yr hwn sydd yn gwybod meddwl ei arglwydd ac heb 
fod yn ei wneutbur, a gurir a llawer ffonod ; tra y mae yr hwn 
nad yw yn gwybod, ac eto yn gwneuthur pethau yn haeddu cosp- 
edigaeth i gael ei guro ag ychydig ffonodiau. Dy wed yr Apostc* 
hefyd. “Oblegid eynnifer ag a bechasantyn ddiddeddf, a gyfr- 
gollir hefyd yn ddiddeddf ; a chynnifer ag a bechasant yn y 
ddeddf, a fernir wrth y ddeddf.” (Rhuf ii, 1 2.) Y paganiaid gan 
hyny, a gyfrgollir heb y gyfraith, ac a gurir ag ychydig ffonod- 
iau, oherwydd nad ufyddasant i’r goleuni ag oedd ynddynt, ond 
cospedigaeth y gyfraith ddadguddiedig, nis gweinyddir ym gyf- 
iawn arnynt, a bydd yn fwy cymhedrol iddynt yn nydd y farn, 
nag i’r rhai hyny ag a bechasant. a chanddynt y gyfraith, a’r 
rhai ag ydynt i’w barnu wrth y gyfraith, a dedfryd y gyfraithi 
gael ei gweinyddu arn ynt. Y cyfryw, -heb Edifeirweh, a ddy- 
oddefant dragy wyddawl boenedigaeth ac alltudiaeth obresenol- 
deb Duw. A hwy a gant alar, ac wylofain a rhincian dannedd. 

10. Wedi dysgu fod dyn wedi ei argyhoeddi o beeliod gan y 
gyfraith, gadawer i ni yn nesaf ymdrechu i sierhau pabechodau 
y mae y genhedlaeth hon yn euog o honynt, mewn trefn i ni ì 
ddysgu pa un ai oes unrhyw anghen iddynt i edifarhau ; ni a 
wnawn am y presennol. i fyned heibio pecnodau y paganiaid, a 
chyfrif rhai o’r drygau sydd yn bodoli yn mhlith cenedloedd 
cristionogol lle y mae ganddynt adysgrifau o’r gyf'raith ddad- 
guddiedig yn bodoli wrth y miliymau, a lle braidd y gali pob 
teulu ddarllen <y tudalenau eyssegredig o’r unrhy w. 

Il-Ygyfraith Ddwyfol sydd yn dywedyd “ Na ladd”. Yn 
a " r n ' ( * yr un neillduol ag sydd yn liofruddio sydd yn unig yn 
droseddwr, ond yr holl rai hyny ag sydd yn noddi yr unrhy w. 
P an - Hofruddiwyd yJSaint yn Missouri ac Illinois ganfyddin- 
ocdd cyfrestredig y drygionus, y rhai a gymheilwyd yn miaen 
gan awdurdodau uehelaf y Talaethau hyny, y mae yn ffaitli 
n° e jg fod miioedd o Gristisnogion proffesedig, a llawer o 
^einidogion tristianogawl gwahanol enwadau, wedi ymrwymo 
)n uniongyrchol yn y llofruddiaethau mwyaf drygionus ac 
" rC '- v ' 1 llyn - P’uo y eafodd Prophwyd mawr yr Arglwydd ei 
gymmeryd yn anghy freithlawn o’i heddychawl alwedigaethau, 

11 rw ygo oddiwrth ei deulu, a’i gario, gyda nifer ereill, i mewn 


376 


6'DÜOIiS SEÍOÍÍ. 


i worsyllía y terfysglu, a’i ddedfrydu i gael ei saethu y boreu 
nesaf, pwy ddarfu gadarnhau a dirgymhell yn mlaen y gweith- 
redoedd dieflig liyn? Atebwn, mai yn mlflith y lluoedd hel- 
aeth o’r cyfry w rai ag na wnaethant nn broffes o grefydd, nid- 
oedd dim liai nâ DAU-AIt-BUMTHEG o bregethwyr o wa- 
lianol raddau y rhai oeddynt yn y cynghor hwn, ac yn fwyaf 
ymegniawl wedi dirgymmhell oer- waed Hofruddiad y Prophwyd 
a’i gyfeillion, yn ngwyddfod eu teuluoedd eu hunain ar y pelryal 
cyhoedd. A gafodd y pregethwyr. liyn, a’r miioedd o broffeswyr 
crefydd y rhai a gymmerasant y fatli ran fywiog yn mryntion 
lofruddiaetliau y Saint, eu dadgymdeitiiasu gan eu brodvr yn 
hollol trwy y byd ? Naddo, y maent etto, íwyaf o honynt, 
wedi eu cadw yn yr eglwysi neillduol i ba rai y perthynent.. 
Ond ai y rhai liyny pa rai a fuont yn ddigyfrwng gyfranogawl 
yn yr erlidigaethau gwaediyd hyn, fydd yr unig ddynion euog? 
Onid oedd cannoedd o filoedd yn y byd Cristianogawl, y rhaî 
oeddynt yn eu calonau yn cadarnhau y pethau hyn, a pha rai 
ydyntetto yn parhau i w cadarnhau hwynt? Ai y dynsoddau 
a gjflawnasant y llofruddiacthau rhain ac a dywalltasant waed 
yr unig brophwydi a anfonodd Duw i’r ddaear am fwy na mil o 
flynyddoedd, fyddant yr unig ddy nion a gondemnir fei llofrudd- 
ioti yn nydd y farn? Nage. Pob dyn ag a ddarfu yn y mesur 
lleiaf gadarnhau y pethau hyn a ddyoddef gyda’r llofruddion, 
oddieithr iddynt edifarhau. Dywedodd y Gwaredwr y byddai 
i wae£ j yr brophwydi yr hwn a dy walltwyd ar y ddaear, 0 ' 
ddyddiau Abel gyfiawn, hyd waed Zacharias, yr hwn a aywallt- 
wyd rhwng y deml a’r allor, gael ei ofyrt ar y genedlaeth hono. 
Paham? 0 herwydd eu bod wedi cadarnhau llofruddiaeth, 
prophwydi cyfoediawg. y gymmeradwyaeth a roddasant i 
o ru diaeth y prophwyd Zacharias, a plirophwydi ereill a an- 
onwyd >n uniongyrchawl atynt, oedd yu un mor ddrygionus a 
Phe buasent yn woithredawl wedi Uadd yr holl rai gynt. Felly 
yr un modd, Duw a ofyn bob dynsawd ar y ddaear, y rhai y 
ar u iddj nt yn y mesur lleiaf gadarnhau llofruddiaetli y pro 
p iwy< Joseph, neu rieb o r Saint, waed y dynion santaidd hyny 
ar eu r wjlaw, ac nid yn unig eu gwaed hwynt, ond gwaed pob 
^ f Wn a ^ Wí dhv- vd ar y ddaear yn unrhyw oes, a ofynir 
ar wyaw y rhai hynj v \ mhlithy genedlaeth hon ag ydynt 
ì ce nogiadyn. eu. cíuouau i’r gweitliredoedd dry gionus- 


UBtìOHN SBIÜN'. 


377 


íìmin. Hwn, gan liyny, y w un o’r pechodau pa un yn mhlith 
ereillag y mae caunoedd a miloedd yn euog o houynt, ac am- 
î>a un y mae yn rhaid iddynt yn. y modd mwyaf calonog edifar- 
hau, neu pe amgen bydd i waed y prophwydi a’r Saint esgyn r 
fyny i’r nef yn eu herbyn hyrynt, ac yn nydd mawr y fam, 
hwy a dderbyniant eu rhan, nid yn unigyn mhlith rhagrithwyr- 
ac anghredinwyr, ond yn mhlith llotruddion, gweithredoedd pa< 
rai y darfu iddynt eucadarnhau.” 


ÜDGOIíN SEION, 

N 81 ’ 

Seren p £aim. 


DYI>D SADWRN, TACHWEDD Ä 2 , 185 «. 

At y Saint, — Anwyl Frodyr a Chwiorydd,— Gyda phleser 
ac hyfrydwch n»awr yr ydym yn gallu eich hysbysu am y ben- 
ditbion mawr iawn a gwerthfawr a dderbyniodd Swyddogion a 
Saint, mewn amryw Gynnadleddau, trwy ymweliad y Llywydd; 
Ezra T. Benson,. yr hwn y w un o “ feibiou y daran,” yn llawn. 
ortân dwyfol, a’i fynwes megys- yn llosgi o gariad at frodyi 
yn mhob man. Yr oedd ei lygaid megys ffynno'nau o ddyfroedd 
wrth edrych dros gynnitèr o fileedd yma yn hiraethu am eu 
cartref gwell ar Seion íryn, y rhai sydd wedi gorfod aros yma 
megys yn gloedig o eisieu modd. Ond ar ol hir ddysgw.yl, awr 
ar ol awr, torodd y wawr gydag ymweliad yr Apostol Benson 
dysgodd a dangosodd y ffordd fel y gall pawb i waredu eu liun- 
aín o gaethiwed Babilon, trwy i bob un i daflu i’r dry 
Iwn sydd newydd eu ffurfio dan yr enw “ Trysorfa Geiniogol,”' 
‘Dim llai na cheiniog yn wythnosol, ond i fyny 'hy < 

Bywedod mai dyna’r ffordd i ni wneyd o hyn aîlan, gan ddecli-- 
»u yn awr. 

Hefyd, gorchymynodd yr Apostol mewn modd pwysi 
tcului . gadw llyfr, a gosod arao- yr hyn a roddo pob aelod o’r- 
u u i r drysorfa gyfeiriedig yn wythnosol. 

°ifod ir brawd a beuOdir i gasglu yn y Gangen, i ga&w 


■378 


TJDGOEN SEION. 


}]vfr yr un morîd, ac ysgrifenu arno yn ofalus yn ófny Ar- 
glwydd, fel na fyddo i ddim fyned ar goU. 

Ilefyd gosoded pawb arian ei ympryd ar lyfr,— -bydd yr oll i 
fyned at yr un dyben. 

Apwitntiad. Apwyntíwyd yr Henuriad James J. Phillipsi 
deithio yn ol cyfarwyddvd y Llywydd Thomas Harris, yn 
^ghynnarìledd Orllewinol Morganwg. 

D. Damibls. 


‘GOLYGYL'DION Y “ GWRON'’ YN NGWRTHOL Y 
GWIIÌ, A’R GWHR YN NGWRTIIOL GOLYGYDDION 
Y “GWRON.” 

Lrm\g í.ywydd Daniels : — Yr hyn a barodd i mi anfon hyn 
-o lineüau atooì» chwi fel Golygydd “ Udgorn Seion” yw, a 
rganlyn: — 

Dariu u mi yn ddiweddar ysgrifaw ac anfon lly-thyr i’r 
Wron ’ at y Golygydrìioiì, ac yn adolygiadawl 

ar yr amry fallythyrau eeintachlyd a ymddangosasant ynddo, 
0 ‘idiwrth ryw ddynionach llechwraidd ac anwadal -wedi bod 
yn rhyw hanner Saint ryw ain-ser a fu: Y rliai a wnaethwyd 
yn gywilyddus yn eu gwisg argraffyddol, wedi bod dan ardrem 
gam y gelygyddion liedochrawg wyredig.-lledrithiawl iiocedus 
an goc i nialaig. - -cyullwynawl i dwyllo dynion yn fwriadawl 
i gre\ u ce wy d , ac er ■tawlu Jliw drwg ar y Saint, a hyny yn 
wrpaso er ‘eyffioi liid gclynion, ac er ennyn creulonder plant 
■eu tad, i erlid a dyfetha plant y goleuni. 

Gellid meddw 1 Mtheu dullwedd eu bod yn teimlo yn orddwfn 

os ryw eth o bwys neu ddibwys. Ünd erbyn i mi ddechren 

‘cod. cw r eu mhentyll, a dynoethi eu twyli. I)yna ui yn neidio, 

w l J } a gW ^ tio ’ a henau yn nghyd; na fu erioed sut 
wewyr, hawyr bachl 

nùa 1 cynnwysìad gwirioneddau fy llythyr yn eu cydwyb- 
eu «nhêr a’u hfsgyr-n.-eu gfau a’u 
•chamwedt î" ® U b ° d y " ^ farw Y d ‘l a chynnefin à thwyll a 
wXdií „ )yna ei bare hedig a eth trochyddawl o Abardâr, a’i 
'“■Gwnm ” i taene Hyddawl o Aberaniman,— golygyddion y 

vn Dcndèrf r iyn y ? 8ydWyb0d ° l ° ffeithiau anliydrofy Uythyr, 

'• P yUU 61 hwti0 4»-w,ei ddirgelu a’i wrthod, rbag i’r 


•UDGORN SETOIT. 


S79 


gonest a’rdidwyll i gael cyfle teg i farnu pleidgarwch penboeth 
,y “Gwron” a’i olygyddion, a dyfod i’r goleuni am eu celwyddau 
gwneuthur, gwyrdrodedig a haerllug, am Saint y Dyddiau 
Diweddaf. 

Pa beth yw eu hesgnsawd dros hyh? Sylwed pawb byw. 
Wele! llyma fe— “ Lìytliyr ITe-wi Elfed Jones, yn ddarlun 
cywir o’i awdwr.” Ha, dyna wir o’u hanfodd. “ Darlun gwa- 
hanol i’r eiddynt hwy— îe, Lollawl. ]VÍor dda genyf hyo o wir 
oeneuau y rhai ag ydynt yn arfer llcfaru geiriau gorwajedd a 
chaledion arn y Saint! We.ll done. Pa beth yn ychwaneg? Fy 
“narlun yn fy llythyr” wedi peri iddynt ollwng y “ gwth o’r 
cwd,” yn hyfal i “ gath barbwr yn llawn o wynt a ffroth.” l>ur- 
luniaiso’r blaen yr “ Esliibition” yn nghrombil y pregetliwr,” 
nen ‘ Sectariaeth yn y Fagl.” ìîi feddyliais y .pryd hwnw fod 
yno gathau ! Cato pawb ! 

Ond pan welsant fy *• narlun” dracliefn, yn ôl, a llun fy llaw, 
•drwy ddu a gwyn. Gweithiodp a gwtliiodd hyn allan o hÖnynt, 
yn ol eu darjun eu hunain, 'ie, daeth nerth a sylwedd eu heg- 
.wyddorion allan, yn gathaidd, yn wyntog, a llawn o flrotli. Owü 
Ow! gwenidogion onite, wedi methu cael dim i wrthbrofi fy 
íllythyr, yn methu dal dan bwys y gwirioneddau cynnwysedig 
ynddo heb gyfogi yn wrthwyneblyd ar “ gath barbwr yn llawn 
-o wynt a fl'roth. 

Pwy allasai feddwl rod parchediglon clodfawr (?) fel T. í’rice, 
Aberdar, &c., mor wan a llymsi— yn methu .sefyll uwch ben 
• gwirionedd, heb deimlo car yr ên yn dadgymmalu. a bwrw allan 
^synwyr mor sylweddawl a “ chath bafbwr.” Oni pheiáiant a 
hyn, diau y delir hwy yn nydd eu gofwy, mewn cymdeithns 
â’r “dullhuan, adar y bwn, a chatbod yn cydateb” o fewn p,ir- 
wydydd tai adfaeledig Babilon Fawr, pan y byddir yn ysgubo 
noddfa celwydd, ae yn difrodi Llochesau y rhai a ymdroairt 
yndynt. 

Gallant fentro'eu barfau, taw mewn hanner llewyg oeddynt, 
drayn mhaîlwr T. Price, yn darsyllu yn frawychus ar fy “ nar- 
lun I yn /ỳ llytbyr.” gyda Uygaid ymrutbawd, bochfiu chwydd- 
e dig gan gnofa eu beuogrwydd am wrthod y gwir — ar ymhollti 
° lid a chyndaredd, yn erbyn y Saint. -Ac o’r diwedd, wedi 
hir falu ewyn. orfod strellu allan, a cliwythu bygytliion ffrotii- 
:av ÍÄ.ÿn rhith “.cath y barbwr,” yu erbyn y sawl sydd .trayy 


380 


CLHìORN SJBtÒS. 


rym gwirionedd yn tyny dan sail gobaith elw dysgawdwyr gao 
gwag o rith duwioldeb -twyllwyr dynion, am y peth mwyaf 
bwys. Tebyg rhyfeddawl hefyd, i’r dull y byddant yn y Preäch- 
ing Match, rnewn trimis arfod, neu gymmanfa, dan effaith yr 
hwyl” dan ddylanwad y Bíacìc Prin.ce, “fel cath barbwr yn 
llawn o wynt a ffroth,” yn poeri íHloreg pregethwrawl ar draws 
y bobi, a berraanu ffroth gau athrawiaeth uwehben eu cynnuli- 
eidtaoedd. 

O Price, Price! ai dyma yn y diwedd yw, mawredd nerth ae 
enaid eich çrefydd î Taenu twyll o flàen eicli cynnulleidfaoedd 
— rhwydo y diniwed â chelwydd am y Saint— gwrthod y gwir- 
roiiedd gyda digter llidiog— gwneuthur marsiandiaeth o lianes 
gair Duw yn y dyddiau gynt— gwyro uniawu ffordd y gwirion- 
edd, a throi ymaith eich clust rliag ei wrando, a gwneuthur 
marchnadfa o eich chwedlau gwneuthur eich hun ae ereill, a’r 
oll yn y diwedd, yn ol tystiolaetli eich genau halogedig eich 
hun, yn ddim gwell na ‘-chath barbwr yn llawn o wynta 
wabling.” 

Gwybyddwch y darostyngir eich balclider, yu eich tynged 
eich hun, yn ol eich haedáíant, fel carwr a choleddwr twyll. a 
gwrtliodwr haerllug y Gwirionedd— Edifarhewch ar frys, & 
throHch i le diogel gyda phenderfyniad i beidio a phecliu mwy. 

Minnau a gaf gyfle i anfon attoch gynnwysiad y llythyr 
gwrthodedig genych raewn dywig argraffyddawl, er niwyn y 
saw a garant gael o hyd i’r Gwir, a ehael y twyll a’r gau wedi 
eu llwyr ynflid ymaith oddiar wyneb, nid yn unig tir Gwalia,. 
ond hefyd yr holl o r ddaear ; a gwybyddwch na’m- dawr i yr 
uu o honoch, y petliau bach, oblegid 

Pfrotli y farf yw eich arfau, 

Dim o hyd — i gyd yn gau. 

Yr Eiddoch, fel arfer, 

Dkwi Elped Joncs, 


Lí.YrHYR O R PEATNS AT'ISRAEL EYANS. 

30 Milltir Dwyraih OrLaramAh, Awst 31, 1Í56. 

. Frawd Meddyüais y- defnyddiwn yr ycbydig fynydau 

îw*h 6U0 ' h' Tdd gen - vf ‘ }' s K rifen « er eich bvsbvsu o Iwyddiant V 
nU9UU bychamhwn o Saint. Yr ydych yn. ddiamman ^ 


ÜDGOKN SEION. 


381 


cly'ted am ein roordaitli Iwyddiannus dros y eefnfor, a’n tiriad 
mewn iechyd oll, a’n cyrhaeddiad i Ddinas Iowa tua’r laf o 
Fehefm, gydag eithriad o ychydig hlant a fuont marw ar y môr, 
ac wrth groesi y Talaethu. 

Gadawsom Ddinas Iowa tua'r dydd diweddaf o Fehefin, 300 o 
hoDom mewn rbifedi. Teithiasom 7 ueu 8 milltir y dydd evntaf, 
a meddyliasom fod hyny yn eîthaf gorchwyl. Wedi ini deitfcio 
am tua wyllinos, aethom 10 milltir y dydd, yr hyD feddyliem 
oedd yn lawer; ond cyci i ni gyrhaedd i Winter Quarters gallas- 
em deithio o 15 i 20 milltir y dydd mor hawdded ag y teithiem 7 
neu S ar v cyntaf. Caled-waitb oedd ar y cyntaf, o berwydd ein 
hir segurdod blaenorol. 

Wrth ddyfod o Ddinas Iowa i Winter tìnarters cawsom gryn 
ddihydliad. Pan wersyllem yn agos i sefydliad, deuai yr ymsef- 
ydiwyr atom a chei.sient gael gan y Saint i aros, gan rhoddi pob 
cynnygion da iddynt os arosent, eu bod oll yn newynu yn y 
Dyffryn, &o. Wel, denasant rhai ymaith, ond yr oedd yn dda 
genym gael gwared o honynt. Yr oedd yn dda gan fy ngalon 
pan welais rhai o honynt yn aros, ac os oes neb ag ydynt yn 
Saint wedi aros, hwy a ddeuant yn mlaen etto pan gant eu gwala 
c r Cenedloedd. Adgoffhäai y dygwyddiadau hyn fl o hanes y 
diatolyn cynnyg yr holl fyd i'n Hiachawtìwr pan ua feddai 
droedfedd o hono ei hun. 

Cyrhaeddasom Winter Quarters Gorphenaf 19, mewn eithaf 
calondid ac iechyd da. Tra yr oeddem yn ymdrwsio allan yno, 
bu farw yr heu chwaer Broolces, ac, hefyd, y brawd David Davies, 
(gyut o Newton, Morganwg,] a chîaddwyd hwynt yn monwent y 
Saint. 


Gadawsom Winter Quarters Gorphenaf 30ain, oll yn iach a 
chalonog, yn 225 mewn rhifedi. Arosodd rhai o’r Saint ar ol vno, 
gyda chaniatad. 

D Ddinas Iowa hyd Winter Quarters yr oedd genym dair pedr- 
olfen, ac oddiyno yn mlaen, bedair, yn llwythedig â lluniaeth ; 
heblaw hyu, yr oeddgan bob pabellaid (20) o bersonau gludo 
pedwar cant o tiawd càn ar eu ceirt. 

Gallwch weled tnai ond am fis o amser yr ydyro wedi teithio 
bod wedi gwneuthur yn agos hanner y daith. PeDderfynwn 
gyrhaedd y Ddinas erbyn dydd Sadwrr), y 4ydd o Hydref, os Duw 
a * ®ŷn, lel ag i lod yn barod erbyn y Gymmanfa. 


ÜDSOEìí SËtOR.' 


3ÍÌÌ 

Rboíläaf vtna fy rafiddwl i chwi, a’r hyn a wd atn' gyfiindrefb' 
yllaw seirt: vr ydwyf wedi teithio y wlad hon gyda cheflylau, 
acvehain, ond ni wneuthura erioed moh- daith mor gyfiym ag y 
gwnaethom hi mor belled a hyn y tro hwn gyda y llaw-getrt. 
«wn mai dyma y ffordd oren a chyflymaf i’r Saint groesi y Plains 
a’r Mvnvddau, a phe galiai tod sefydliud bob 150 neu 200 o fill- 
tiroedd, ac y caffent eu diwalliadau o honynt. a darfod a’r pedr 
oìfeuni, galle.nt gludò eu lluniaeth gvda,hwynt mor belled a hyny; 
gallent deithio vd gyflyroacli a hawddach, ac ni ofýnent gytn- 
maint o wylied : hebìaw byny, ni eill yr ychain deithio mor 
gyílym a dynion a benywod wedi yr ym .ynneflnont a tbeithio. 

Mae pob un o bonom yn cael pwys o flawd y dydd, â llawer o 
dê a ohoffl yn ystod- yr wythuos. Nid wyf yn cotìo pa faint. 

Lladdasom dfì buffalo rnawr, ac yr ydyra wedi eu bwyto oll.- 
Dydd Sadwrn diweddaf lladdasoin fuwch dew rhagoról, ac mae 
genym 5 yn ychwaneg o eidìouau i w lladd. Bwriadwn ladd uc 
bob wythnos . ar hyn, ac ar y buffalo a gawn ar y Sweef Water, 
byddwn byw yn wycb. Heblaw Unniaeth arall mae gan y Cwtn- 
peini 14 o wartheg llaethog, a chant eu liaeth. Gwelwctì ein bod 
yn byw yn o dda; ond gwyddoch fod hon ya wled mor degaidd 
aiachus fel y gallwn fwyta ein holl ridognau, ac edrych oddiam- 
gylch am ychwaneg. Wel, yr ydyro wedí clywed fod ychwaneg i 
ni ar ein ffordd, a poan y delo, cawn bwya a hanner neu ddau 
bwys yr un bob dydd. 

Cyfarfydda3oro â rhai brodyr y ddoe ; dy wedasant fòd Brigham 
wedi cychwyu dwy bedrolfen yn llwytbedig a chàn allan yr un 
diwrnod ag V cychwynasant hwy, sef yr llego’r mis hwn, ac y 
bwriadai anfon allan 5 peilrolfen yn Uwythedig a cbàn bob 
wythDOS i gyfarfod a’r ymfudwyr, hyd oni ddeailai eu bod ol) 
wedi cael cu diwallu. Dysgwyllwn gyfarfod a’r blaenaf yn 
nihen tua wythnos. 

Mae gwartheg llaetliog, fel y gwyddoch, yti ein diwallu â’r 
lluuiaeth goreu a mwyaf didrafferth a allera gael- — nid oes genym 
ei gludo. 

Prynodd yr Henuriad Bunher ddwy, a rninnau un íuwch 1 Kwtn- 
og, er eín defr.Jiàdo.ê.in hrymôip _a<- v»'_.vì<lv,m . wèó > _en .nröu'fu 
fendith fawr i ni , rh;ìduu.ssun Za.oiêr rf vr ..am . 

Dywcd y brodyr a gyfarfuasom y^daoe’idu eu ’ uh’tu a vu caer’ eû" 
gwerthu yn y Dyffryn yn rhwydd am_ s 40 doler yr uu ; felly 7 


ÜDGORN SISIO!*. 


38Î 


maeelw y'ddwy ffórdd; j'ond yr elw mwyäf y w en defnydd a? 
y Plaiu». 

Y raae yn hwyrau, roddaf heibio- ysgrifenu yn breeennol, a 
gorphenaf y llythyr yn, neu yn agos i I.aramie. 

Medi 2 — Vr ydym b fewn ychydig fiütiroedd i Laremie 
bwriadwn fyned heibio yno heddyw. fiiae y g.wersyli mewn 
llawn iechyd a chalondid. 

Mae Cwmpeini D. D. McAUister tua 75' milltir tuhwní i hnn* 
ac un E. Ellsworth tua 100. Yr oeddynt oll yn iuch ychydig 
ddyddiau yn ol. 

Anfona yr Henuriad BiniUer ei gofion atoch chwi a’r brod» 
Daniels ac Ashby. Mae efe wedi profi ei hun yn dad i'r bobl 
hyn: mae efe wedi cael ei arwain gan yr Ysbryd Santaidd yr 
holl amser : ymfalcheuaf ya nghaffael y fath ddyn yn Llywydd 
arnafwrth groesi y Plains. Yr ydym wedi bod mewn undeb yn 
rahob petb, oddiar p3n adawsom Ddinas Iowa. 

Frawd Israel, yrydwyf wedi myned trwyddi yn firstrate oddiar 
pan yr yrnadawsom ya LerpwlL Yr ydwyf wedi teithio cym- 
maint a llwyddo gystal gyda y bobl hyn fel y bydd yn galed i 
ni ymadael. 

Cofiwch fi at y brodyr Daniels ac Ashby, a’r boys oll. Dywed- 
wch wrthynt fod D. Grantyn ymbesgi ac ymgryfhau wrth dynu 
y llaw-geirt. 

Terfynaf, gan weddio ar i Dduw eich bendithio â phob bendith. 
anghenrlieidiol, a eic/í easglu ehwi, a’r rliai sydd gyda chwi idd 
eichcartref fynyddig raewn heddwch a diogelwch. 

Bich cydlafuriwr yn Nheyrnas Dduw, 

Dayid Gra»,t. 

ENWAU YR YMFUDWYIì CYMREIG 
b atíhant gyda y Llaw-geiit dros y Plaitis yn y 'lymhor diweddaf. 

PRIF GADBEN, 

Edward Bunker. 

CADBENIAID AIl GANNOEDD 

y CaDt laf ’ DaT ’ d Granc ; 211, G. W. Davies : 3ydd, John Parry. 

Y Cant cyntaf — David Grant Thomas Rees, ei wraig, a 8 o 
änt Daniel Lewis Rees Llewellyn a’i wraig Daniel Tho- 


384 


tîDGORN SEIOK. 


îiias, ei wráig, a’i fam Enoch Lewis, eí wraig, a 2 o blant W, 
J. Lewis, (Môn.) ei wraig, a’i chwaer hi Elias Lewis a’i wraijr 
Marv Llewellyn a 4 o blant Henry Jenhrins, (bu farw Awst 23.) 
Martha Jenbins a’i uiherch Wm. james (71 oed) Elyira Thó- 
mas a’i mab Owen Jones Elizabeth Hughes Elizabeth Daries 
Thomas D. Evans, Commissary for the Hunârcd. Prscilla Evans 
John Cousins a’i wraig Johri Tha-yne a’i wraig James Morgans 
William Morgans Hannah Walters a 3 o blant John R. Iioberts 
a’i wraig a 3 o blant Robert A. Roberts Eliîabcth Lane 
John Davies David Davies, (bu farw Gorphenaf 24,) ei wraig, a 
2 o blant, y rhai a aethant yn mlaen, John Butler a’i wraig 
isaac lìees a'i wraig William Morgan a'i wraig David Evans 
Thomas Giles a’i fab Joseph: 

Yr ail Gant. — G. W, Davies. a’i wraig John D. Roberts, 
( Comm.issaty ,) ei wraig, a 2 o blant John James, gynt o Sirhowy, 
(òerjeant of Guards') Sarah James Morgan Evans a'i wraig a’i 
blentyn Moses Evans a’i cbwaer a 3 o blant. Margaret Rees 
Thomas Lvans, ei wraia, a 5 o blant. Thomas Philllps, ei 
wraig, a 5 o blant William Jenltins, ei wraig, a 3 o blant 
David Lewis, ei wraig, a 2 o blant Abram Evans, ei wraig, a 6 

0 blant Nathaniel Evans, ei wraig, a’i blentyn David Evans, 

■eiwrait;, ai fam Johu Parry (gynt o Aberdâr James Bridge 

Johtt Elmunds Thnmas Aston, ei wraig a’i blentyn Letitift 
Wìlliatns Thomas Morgan (Commissary) a’i wraig 

Y Trydi/dd Gant — John Parry, diweddar Fugail dros Gynnad- 
leddau y Gogledd, y Cadben, a’i wraig John Parry, Mariam, ei 
wraig. a 4 o blant Johtt Williams, ei wraig, a 4 o blant 
Edward Parry a’i wraig Wdliam Jones, ei wraig. a’i blentyn 
l)avid Roberts, (Commissary,) ei wraig, a ô o blant Thomas 
Jones, Pantmawr, ei wraig, a 6 o blant Hannah Job, a’i phlentyn 
Ricltard \V iliiams Sarah Walterg Snsannah Roberts M. N. 

Morris a i wraig Thomas a John Jenlcìns Joseph Chappel 

01 wraig, ai blentyn John Williams, ei wraig, a'i fam 

Brookas a 3 o’i blant, (bu Etnma Brookes farw Awst 23.) 
Ytliiam Edwarils Hopkin Matthews, ei wraig, a i o biant 
Ihomas Jarman, ei wraig, a 3 o blant Auno Butler, gweddw, 
a ” 0 hlant Owen Owens Margaret Jones Thomas Evans, 
Hen. Thomas Evans (eu.-Rees Lleweliyn, Clerlc. 


CYNNWYSIAD. 

I’regeth 

üyfyitiao o’r traethawd ar Ẅi"ÊdifJirẅch‘.’.'.'.l!"" 
Golygydrtiaeih-Aiy Saint-Apnymiad 

«olygyddion v Gwroil &c ’ 

Llythyr o’r Piaina, 

Cttwaii yr Ymfndwyr Om'reig 


309 

373 

377 

37S 

380 

383 


A BERTAWY: 

AROttAFFWED A CHYHOEDDWYD CAN DANtEL DANIELB. 



UDGORN SEION, 

NEÖ 

ŵren j) ŵunt. 

Rhip. 25.] RHAGFYR 6, 1856. [Cw. IX. 


PREGETH, 

Gi» T LLTWTDD B. TODHG, BOWERT, MEHEFIN 22, 1856. 

( Parhâd o tud. 373J 

ellwch roddi i unrhyw berson ei ddyrehafiad, heb iddynt 
wybod pa beth y w drwg, pa beth y w pechod, tristwch, a thru- 
em. canys ni allai un person ganfod, gwerthfawrogi, a mwyn- 
hau y dyrchafiad ar un egwyddor arall. Daeth y diafol, gyda 
y dryddedd ran o ysbrydion Teyrnas ein Tad yma o’n blaen ni, 
ac arosasom ni yno gyda ein cyfeillion, hyd oni ddaeth yr amser 
i nmnau ddyfod i’r ddaear, a chymmeryd tabernaclau; ond 
gwaharddwyd i’r ysbrydion hyny a wrthryfelasant fyth gael 
>abernaclau o’n lieiddo eu hunain. Gallwch weled yn awr pa 
ìam y maent bob amser yn ceisio cael meddiant o gyrff dynol- 

M»Vm ddyn a feddiannw yd gan leng, ac yr oedd gan’ 
Mair Magdalen saith. 

GeUwch yn awr weled pobl a llengau o ysbrydion drwg o’u 
wn acouhamgyfoh., y mae dynion a gerddant ein heol- 
o-u / a f J chwanp g nâ chânt o gythreuliaid o’u mhewn ae 
ioni f h ’ yn eU cynh y rfu r wneuthur pob math o ddryg- 

af a a hefyd a hroffesant índ yn Saint y Dyddiau Diwedd- 

cymmerech 7 diafliaid ymaith o’u mhewn ac o’u 

adewfd dim 1 honynt hWynt ** credwy f n * 


Pris lý. 


386 


ÜDGOEN SEION. 


Yr ydwyf am i chwi ddeall y pethau hyn, ac os bydd i chwi' 
ddywedyd neu feddwl na wn unpeth am danynt, byddwch gys- 
tal a ehael liyny allan a’m liysbysu innau. Gallẅch weled 
gweithredoedd yr ysbrydion drwg hyn yn mhob lle, mae yr 
lioll wlad yn liawn o honynt, mae yr iioll ddaear yn fyw o 
honynt, ac y maent yn barhaus yn ceisio myned i mewn i dab- 
ernaclau yr hîi ddynol, ac wrth law bob amser i’n cynliyrfu i 
fyned allan o lwybr cyfyng ein dyledswydd. 

Gwyddoch fod arnotn eisieu cefnogwr ; pe gelwid un o lionoclì 
gan lywodraeth yr Unol Daleitliiau i fÿned tua’r Ellymaen, yr 
Eidal, neu unrhyw genedl draraor, fol cenadwr, pe na ddeallech 
yr iaith. byddai gan ryw un gyfieitbu i chwi. Wel, mae yr 
ysbrydion drwg hyn yn barod i fod yn gefnogwyr i chwi. A 
ydynt hwy yn ein cymhell ? íTdynt, ac rni a allaswn roddi fy 
nwylaw ar ddwsin o honynt tra yr ydwyf wedi bod ar yr es- 
gynlawr hwn; y maent yma ar yr esgynlawr. A allem ui 
ddim myned vn mlaen beb y cythreuliaid? ìía, allem ni ddim 
myned yn mlaen hebddÿnt. Y maent yma, ac awgryrnant y 
peth hyn neu’r peth arall. 

Pan osodoch y tabernacl hwn i lawr, i ba le yr ewch? I fyd 
yr ysbrydoedd. A ydych chwi yn myned i fynwes Abraham? 
Nac ydyeh, dditu i un man yn agos yno, ond i fÿd yr ysbryd- 
oedd. Pa le y mae byd yr ysbrydoedd? Y mae yn uuion yma. 
A ydyw yr ysbrydion da a drwgyn myned yn nghyd? Ydynt, 
ymaent. A ydynt oìl yn preswylio yn yr un deyrnas? Ydynt. 
A ydynthwy yn myued i’r haul? Nac ydynt. A ydynt hwy 
yn myned tuliwnt i derfynau y ddaear gofforedig hon? Nac 
ydynt. Dygir hwy allan ar y ddaear hon i’r dyben penodol o’i 
hetifeddu i bob tragywyddoldeb. I ba le arall ydych chwi yn 
myned? Ddim i un lle arall, ondfel eich caniateir. 

Pan adawo ysbrydion dynolryw eu cyrff, nid oes wabaniaeth 
pa un a oedd y person yn brophwyd neu yr un gwaelaf a allech 
gael, i ba lc yr ânt. 1 fyd yr ysbrydoedd. Yn mha le y mae? 
Yr wyf yn dywedyd wrthyeb. Am ysbryd Josepb, nid wyf yn 
gwybod ei fod ar hyn o bryd yn y bowery yma, ond sicrhaf > 
ehwi ei fod yn agos ar Saint y Dyddiau Diweddaf, yn prysur 
bregetliu i’r ysbrydion yn ngharchar, ac yn darparu y ffordd i 
adferyd cenedloedd y ddaear, y rhai hyny a fuont íyw mewn 


ÜDGOEN SEION. 


38 í 

îywyllwcli yn flaenorol i roddiad yr Efengyl ganddo yn y dydd 
iau hyn. 

Y mae ganddo lawn gymmaint o waith ar law ag sydd 
genyf innau ; y mae ganddo lawa cymmairit i wneuthur. Mae 
y Tad Smith, a Carìos. a’r br. Patridge, 'ie, a pliob Sant da 
arall, yr un mor brysur yn fyd yr ysbrydoedd ag ydych chwj a 
minnauyma. Gal’ant hwy ei'n gweled ni, ond ni allwn ni eu 
gwcled hwy oddieithr yr agorir ein llygaid. Pa beth y maent 
yn wneuthûr yno ? Y maent yn pregethu, pregethu yr holl 
amser, ac yn darparu y dordd i ni hwyìuso ein gwaith mewn 
adeiladu temlau yma ac rnewn manau ereili, ac i ddyehwelyd í 
swydd Jackson ac adeiladu teml fawr yr Arglwydd. Maent yn 
prysuro i fod yn barod wrth yr amser ag y bydd ein brawd 
heuaf yn barod. 

Yr ysbrydion drwg a ymadawant oddiyma, ac a ânt i fyd yr 
ysbrydion, a ydynt hwy yn ddrwg yno? Ydynt. 

Mae ysbrydion pobi a fuont byw ar y ddaear.yn ol y goleuni 
goreu a fcddent, y rhai oeddynt mor onest a chydwybodol ag y 
gallasai dynion a benywod fod, os buont byw ar y ddaear heb y 

fraint o’r efengyl a’r Offeiriadaeth a’i hallweddau, o hyd dan 

aiiu a rheolaeth yr ysbrydion drwg, i ry w raddau. Nid oes 
wahaniacth yn mha le y buont fyw ar wyneb y ddaear, mae 
pawb dyuion a benywo< i sydd wedi marw heballweddau a gallu 
yr Offeinadaeth, er y gallasent fod yn onest a chydwybodol, ac 
J e 1 8 wn euthur pob peth a ailasent, o dan ddylanwad y diafol, 
lW .v neu lai. A ydynt hwy gymmaint feily ag erëill ? Nac 
l ? . DI ’ ° na ' Cymmerwch y rhai liyny ag oeddy'nt ddrwg yn 
wnadol, a fuont fyw yn hysbys o ac heb yr Eiengyl pan yr 
0 ^ evvn * w cyrhaeâdiad. y niaent yn ymroddedig i’r diafol, 
•naent yn oíferynau i’r diafol acyn ysbrydion cythreuliaid. 

-bwch at yr amser pan y daeth yr Efengyl i’r ddaear yn 
><uau Joseph, cymmerwch y rhai drygionus ag ydynt wedi 
g rthwynebu y bobl hyn a’u herlid i farwolaeth, ac y maerit 

e i eu danfon i uffern. Yn mha le y maent? Y maent yn 
" r J ^°cdd, ac y maent yn llawn mor brysur ag y 
!! aUt <K \' w heuthur pob petli a allant yn erbyn y Prophwyd 
Apostolion, yn erbyn Iesu a’i deyrnas. Y maent yn holíol 
a eisus yn eu gweithredoedd yn erbyn achos y gwirion- 
®®^ytít tra ar y ddaear yn eu tabernaclau cnawdo!. 


388 


UDGOEîT SEIOîr. 


Aeth Joseph yno hefyd, ond a oes gan y diafol allu drosto? 

Nac oes, o herwydd ei fod yn dal allweddau agallu yr Offeir» 
iadaeth dragywyddol yma, ac iddo ennill y íuddygoliaeth tra 
yma yn y cnawd. 

Cyn yr af yn mhellach, rhoddaf i chwi enghraifft. Anfon- 
weh ddyn sydd gynnefìn â mesmereiddio pobl, ac edrychwch os 
geill efe fesmereiddio Henuriad yn Israel, un ag sydd yn Uawn 
o’r ffydd, neu chwaer ffyddlawn yn Eglwys Dduw. A allai La 
lto} Su.iderland, un o’u prif gymmeriadau, fesmereiddio un o 
Sainty Dyddiau Diweddaf? Na allasai. Byddai cvstal iddo 
geisio mesmereiddio yr haul yn y ffnrfafen. Paham? 0 her- 
wydd fod yr Offeiriadaeth arnoch, ac fe geisiai yntau eich 
mesmereiddio trwy allu arall sy’nllai. 

Mae yr egwyddor o fesmeryddiaeth yn wirioneddol, ond fe'i 
defnyddir g»n ddynion drwg i ddybenion drwg. Nid wyf 
erioed w edi dweyd Ilawer o’m barn wrthj'ch am yr egwyddor 
fesmeryddol hon. Mae Heiaru yn wir ddawn. ond mi a allai’ 
lefaru er gogoniant i Dduw, neu er niwed i’w aehos, a’m con- 
demniad i fy hun, fel yr ewyllysiwyf; ac etto mae y ddawn o 
Dduw. Maey ddawn o fesmeryddiaeth yn ddawn Duw, eithr 
defnyddia dynion drwg hi er hwyluso aehos y diafol, ac hyny 
yn union yw y gwahaniaeth. Gallwch deithio drwy y byd a 
gwneuthur ymholiadau Ue mae yr Henuriaid wedi teithio, ac 
ni ellwch gael enghraifft lle mae y diafol wedi ennillgallu dros 
Henuriad da a ffyddlon trwy y gallu hwn. Ni all ei wnentlmr, 
eanys deil Henuriad ffyddlon yr eglwys hon allweddau a crallu 
*ydd uwch na’r cyfryw a ddefnyddir gan y rhai hyny a ftnt 
oddiamgylch i ddarlithio ar fesmeryddiaeth, ac yn gweithredu 
ar bawb a ddeuant yn gymhwysiadol i’w hewyllys. Nid y w yr 
un gallu ganddynt a fedd Henuriaid ffyddlawn Israel, canys 
mae gan yr Ilenuriaid hyn yr Offeiriadaeth dragy wyddol arnynt, 
yr hon sydd yn uwch, ac yn llywyddu ar bob gallu arall. 

an a yr Henuriaid ffyddlawn sydd yn dal yr Offeiriadaeth 
^ y^ r yd°edd, dygant gyda hwynt yr un gallu ac 

einadaeth a feddent tra yn y tabernacl marwo). Maent 
we 1 cae y uddygoliaeth dros allu y gelyn yma, o ganlyniád 
pan y gadawant y byd hwn, y mae ganddynt reolaeth holloí 
s j r ys ry ion drw g hyn. ac ni allant gael eu eernodio gan 
1,1 c -'*Od ag yr oesant yn y cnawd, ni all un bôd ar 


HDÛORN SiälON. 


389 


ý ddaear hon, o hiliogaeth Adda, fod ynrhj'dd oddiwrth allu </ 
diafol. 

Pan dderfydd y rlian yma o’r ysgol, yr hon yn mlia un y 
disgynwn islaw pob peth, ac yn dechreu ar y ddsear hon i 
ddysgu y gwersi cyntaf am ddyrehafíad tragywyddo!, os bydd- 
wch wedi bod yn ysgolhaig fíyddlawn, ac wedí gorchfygu, os ! 
byddwch wedi dwyn y cnäwd yn ddarostyngedig tr»'y allu yr 
OSeiriadaeth ; os byddwch wedi anrhydeddu y corfl’, pau yr 
ymddattoda i’r ddaear, ac y rliyddheir eich hysbryd o’r gartref 
briddlyd, a oes gan y diafol unrhy w allu drosto î Ddim 
un gronyn. 

Mae hyn yn fantais a enniMa y ffyddloniaid, eithr oyhyd ag 
yroesant ar y ddaear, y uiiient yn ddarostyngedig i gernodion 
Satan. Mae Joseph a’r rliai- hyny &g ydynt wedi marw yn 
ffydd yr efengyl yn rhydd rliag hyn ; pe deuai terfysglu ar 
Joseph yn awr, mae gamldo allu i’w gwasgaru ag awgrym ei 
law, ac i’w gyru )le y myno. Ond a ydyw Joseph yn ogonedd- 
edig? Nae ydyw, mae efe yn pregethu i’r ysbrydion yn 
ngharcliar. Efe a ga ei adgyfodiad yn gyntaf o bob un yn y 
deyrnashon,eanys efeoedd y eyntaf a ddewisodd Duw i ddwyn 
allan waith y dyddiau diweddaf. 

Nid yw ei swydd wedi eael ei chymmeryd oddiwrtho, nid yw 
ond wedi myned i lafurio mewn rhan o weithrediadau yr Holl- 
alluog. Y mae o hyd yn Apostol, o hyd yn Brophwyd, ac o 
hyd yn gwneuthur gwaith Agostol a Phrophwyd; mae efe wedi 
myned un catn tuhwnt 1 ni, ac wedi ennill buddygoliaeth nad 
ydych ciiwi a iuimiau wedi ei hennill, etto nid yw efe hyd yn 
hyu wedi myned i rnewn i’r deyrnas nefol, ueu os ydyw, bu 
frwy orchymyn pendant yr llollalluog, a hyny hefyd i ddycll- 
Welyd drachefn mor gynted ag y cyflawnid yr amcau. 

(Pw bai hau.J 


NEWYDDÍON O’E DYFFEYN. 

S wyddfayr Ranesydd, Dinas y Llyn Halen MaU>> 

A wst 30, 1856. 

1 Llywydd Orson Pratt, — Anwyl Syr,— Cyrhaeddodd y 

ythyr.gerbyd dwyreiniol_ ar y 26ain o't mis b 'iu, gaa dd wyn 


31» 


CDGOES SEION. 


amryn’ Jythyron oddiwrth ein cyfeiilion yn Washington, a rhanau. 
ereill o'r ddaear, gyda’r Star, y Mormon, ac amryw Èapyrau ereili, 
y rhai a roddasant i ni neẅyddion cyffredinol y dydd, a dangos- 
asant ini fod sefyllfa boliticaidd yr awyrgylch yn Washington yn 
bob peth ond llonyddwch a thawelwch. Ni chlywsom ond ych. 
ydig oddiwrth eîu cwmpeini Ilaw-geirt, nac un o’r ol gwmpeini. 
Cyrhaeddodd PhilemoD C. Merrili a’i gwtnpeini ar yr löego’r 
mis hwn; mor helJed ag y gallem ddeall yr oedd pob petb yn 
dda. Cefais ymweliad â Dr. J. Clinton, yr hwn oedd iach a 
chaionog. 

Mae y tywydd wsdi parhau yn sych oddiar pau yr ysgrifenasom 
o’r blaen. Mae ein cynheuaf llafur wedí cael ei gasglu,ac yju 
troi allan i fod yn llawer gwell cnẃd nag a allasem ddysgwyi, 
pan ystyriotn y sychder; yr oedd y penau yn eithaf Jlawn, hyd 
y nod lle yr oedd y iiafur mor fyr, fel yr oedd yn rhaid ei dynti, 
yr hyn sydd wedi bod gydag amryw erwau y tymrnorhwn. Ym- 
ddengys ein cnŵd o yd yn eithaf da. Mae y cnŵd pytato wedi 
yn agos raethu, rhedant fynychaf i’r gwreiddiau ; ymddengys 
betys a gardd lysiau yn dda. Nid dyma eiu tymmor a ddyg 
lawei o beeches, etto hydd onŵd gweddol mewn rbai perllanan — ;}■ 
mae afalau gwych yn y perilanau. 

Mae prenau afaluu y Llywydd Young, rai o honynt, wedi eu 
llwytho, ac y mae ganddo gnŵd da o beeches; mae ei rawn win- 
wyddau yn lîwythedig, a meddyliwyf y caiff ddwy neu dair mil 
pwys o rawnwin y tyromor hwn. 

Y mae yn amser cyffredin o iechyd yn y Diriogaeth hon, odd; 
eithr y cwmpeini a ddaethant i mewn o’r Mississippi, y rhai a 
ddygasant y frecli wen gyda hwynt, ond nid yw wedi lledaenu 
etto, a gobeithiwn na wna. 

Cyrhaeddodd cwmpeini o Ddyffryn Carson ar yr 28ain o’r mis 
hwn, dywedant i Murray, yr hwn a dreiwyd am lofruddiaeth y 
gauat diweddaf. gael ei ladd gan yr Indiaid, hefyd ddyn wrlh yr 
enw Reddin. 

Mae eich tenln chwi oll yn iach. Mae y brodyr Bates a Luke 
Johnson oddeutu cychwyn ar genadiaeth o tua un mis, gyda 
8etli M. Plair tna Ruby Valley, ar ymgyrch ytnchwilgar i ago 
i.oidd newydd i Ddyffryn Carson. Dysgwyiiant gyfarfod á'i 
.1 Enoch Reese gyda chwmpeini o Ddyffryn Carson i gvd- 
weithredu â hwyní, 


ÜDGORN SEtON. 


'391 


Mae ein cymdeithas Amáetliyddawl a Gwneuthurawl yn gwneu- 
tliur eithaf ymdrech i hwyluso gwaith cartrefnl yn y Diriogaeth 
Iiod, gan fod yr amser wedi dyfod pan y gwelwn ein bod dan )‘ r 
anghemheidrwydd o wneuthur, mewn mesur helaeth, yr hyn a 
ddefnyddiwn. Mae amrywiol üdosparthiadau y Ddinas a’r Dir- 
iogaeth yn lîurfio cangenau cynnorthwyawl oV unrhyw ; gan 
fwriadu gwneuthur yr oll a allant er defnydd cartrefol. 

Yn ystod y mis liwn anfonwyd Parley P. Pratt, ac ychydig 
ereill ar genadiaeth i'r Talaetbau: Anfonir Thomas Bullock, 
Bernard Suow, arhywrai ereill tuag Ewrep, 

Deil y Gymdeithas Amaethyddawl a Gwneuthurawl eu ft'air 
tlynyddol ar y laf o Hydref, yn yr hon y bydd dangosiad o anif- 
eiliaid, cynnyrchiadau amaethyddawl, offerynau amaethyddawl 
a garddwriaethawl, gwnenthuriadau, gwaith boneddigesau, peir- 
'annaeth, a ffrwyth. Cymmer ymgais aredig le ar dir y Llyw- 
odraethwr yn agos i’r Ddinas, oddeutu amser y Gymmanfa. Fe 
roddir gwohrwyon i’r goreuon yn mhob dosbarth a enwyd ; hefyd 
am y traethodau goreu ar amaethyddiaeth, gardd wriaeth, afalon- 
îaeth, a gwneuthuriadau cartrefol. Dysgwyliwn y bydd y ffair 
tnor gymmaínt a'r acblysur. 

Mae y brawd Willes, y golygydd ysgolion Tiriogaethol, wedi 
dychwelyd o daith i’r gogledd, a mynega y canlyniadau daionus 
sydd yn tarddu oddiar gydweithrediad yr awdurdodau yn yr 
amrywiol sefydliadau ; hefyd y sefydliad o ysgolion sabbothol, a 
ffurfiad cymdeithasau Llenyddawl. 

Yn mltlith gwelliadau ereill yn y Ddinas, mae hedyddfan 
newydd yn cael ei hadeiiadu, yn agos i’r cynnysgaeth dý ar adran 
)’ Deml, 

Yr eiddoch, &c., 

W. WOODROFI’. 

Y LLAW-GETItT WEDI CYRHAEDD. 

Llythyr or Dyffryn at Mr. Jonen Rltydygm reg- ddu, oddiiurthyr 
Henuriad T. C. Mai till. 

Dinas y L lyn Halen Mawr, Medi 27, 1856. 

Mr. Jones, — Anwyl Syr, — Cychwynodd fy anwyl gy faill Henry 
Harries (Talog gymt) o’r Ddinas hon, dydd Gwener, y lOfed o’r 
m,s a >' genadiaeth i Gymru. Bum yn ei hebrw.ng arn 


392 


UfîöOHN SEION. 


oddeutu ugain milltir. Wrth ddychwelyd yn fy ol teimlwn vn 
debyg i aderyn wrth un aden, oblegid yr oedd yr undeb ag oedd 
rhyngom yn debyg i’r eiddo Caleb a Joshua. Y mae amryw 
genadon yn cyd-deithio ag ef,y rbai sydd wedi eu danfon argen- 
adiaeth 1 wahanol barthau o Loegr. Os câat rwyddineb ar eu 
taith, tebygol y cyrhaeddant Liyerpool oddeutu Nadolig, 

Yr wyf yn sicr y bydd yn llaweu gyda chwi ymweliad eich 
brawd â gwlad ei enedigaeth, ac y bydd yntau befyd yn dra 
llawen o gael yr anrhydedd o ddyfod a chenadwri mor ogoneddus 
at ei geraint. Cysuraf finnau fy hun, gan obeithio (er fod e' 

ymadawiad yn auhyfryd i mi) y bydd yn fendithiol i lawer om 
cydgenedl. 

Gweddiaf ar Oduw y bydd i chwi a’ch gwraig deilwng gael 
ffydd . gredu ac ufyddhau i alwadau y Gwaredwr, trwy y rhai a 
bregethant i chwi air y cymmod. Nid ar eich rhan chwi yn unig 
y mae fyngweddi, eithr ar rau pawb ag sydd yn dyrnuno gwneu 
thur ewyllys Duw. 

Cyrhaeddodd cwmpeini o Saint o Loegr gyda LLA.W-GEIRT 
yma y ddoe. Mawr oedd y llawenydd oedd o bob tu ; yr oeddyut 
hwy yn dra llawen i weled y Dyffryn, a ninnau mor liaweu a 

byny , w gweled hwy wedi cyrhaedd yn ddiogel gyda llaw geirl, 

dros daith mor hirfaith. 

I an gafnyd gwybodaeth nad oeddynt yn neppell o’r Dyffryn, 

' i y Lly wydd Brigham Young, ac ereill o benaethiaid yr Eg- 
ys, ynghyd â cliannoedd lawer o Saint, i’w cyfarfod oddeulu 
1 y theg milltir tuallan i’r Ddinas. Aeth allan hefyd lawer o 
jr i « harwain i mewn, a cherddorion, y rhai a chwareuent v 
cor pres, gan eu blaenori i’r Ddinas. Cyn'cyrhaedd o honynt eu 
b J lan^ yr oedd miloedd yn barod i’w derbyn. Croesawwjd 
J â llw^thi o fwydydd o amryw fatbau, a ffrwytbau braf 
gjs eeches, Melons, <fec. Dysgwylir cwmpeitii arall i mewn 
J en oddeutu pedwar diwrnod, y mwyrif o honynt o Gymru 
wnrd ' llaÌ ° Gaerf y rddin yn eu plith, sef Johu Ed. 

Llanelli ^“ n0n ' dllrain ’ ac EJward ei fab, a Thomas Jones o 

frawrl n ^ T* ° dCÌÌ hanes J w lad i chwi, oblegid fod fy anwyl 
Trawd Henry Harries wcdi g w „ e yd hyny y„ ei lythyrau ef, a’r 

geUir^ir ^ f 6b “ ddweyd ’ 8 WBa efe «i hysbysu yn well nag y 
gellir drwy gyfrwng papyr a * inc. * 


UDGOIIN SEION 


393'> 


Dysgẅjliaf ljthj-r oddiwrth Herny Harries cyn hir, nnd ni 
íyddaf yn alluog ei ateb cyn y cyrliaedda Liverpool, oblegid ni 
fyddaf yn gwybod i ba le y cyfeiriaf ef. 

Annerchwch fi yn garedig at Mrs. Jones a’r teulu, at eich tad 
ynghyfraith, a phobl Pantycendy a’r Posty. Pan gaffocìi gyfie 
annerchwch fi atfy rhiaint, at fy ffyddlon frand Dauiels, yr hwn 
sydd yn llywyddu y- Saint yn Nghymru ; y mae ei wraig a’r 
plant, a’r Cymry yn gyffredin yn ei annerch. Annerchwch tì at 
Isaac Jones a’i deulu ; byddai yn hyfryd iawn genyf gael cy farcfe' 
yr oll o Saiut Caerfyrddin. 

Nid oes genyf hamdden i ysgrifeni llawer yn bresennol : rhaid 
i mi ytnweled a’r Cymry sydd wedi cyrhaedd yn ddiweddar. P'e 
/yddyn dda geDyf gael llythyr oddiwrthysh. 

Yr eiddoch yn barchus-, 

T. C. Mautidl. 

f O.Y. — Yr oeddwn yn meddwl ysgrifeni at y Liywydd Daniels, 
eithr nid oss amser geuyf ; gan hyny, byddwch cystal â danfon 
y llythyr nchod i Swyddfa’r Udgorn, Abertawy, elallai y bydif 
yn dda gan rai i glywed fod jy Llaw -geirt nedi cyrhaedd yma yn 
ddiogel. — 1'. C. M. 


UDGOEN S E 1 0 iN T , 

KSU 


DYDD SADWIÎN, RIIAGFYH 6, 1 856. 

ÄPWYNTIADAU LLYWYDDION AK YR EGLWYS YN 
NGHYMRU AM Y FLWYDDYN 1857. 

Raxt)DHBiB yr Henuriaid Israel Evans, Benjamin Ashby, 
Ihomas Ilarris, William Jones, Thomas Joneî, Grifiä.th Roberts, 
aThomas Rees o’u gwahanol lywyddiaethau. 

Apwyntir yr Ilenuriaid William Miller a James Taylor i 
olynu yr Ilenuriaid Israel Evans a Benjamin Ashby yn Gyng- 
horwyr i Lywydd y Genadiaeth. 


ÜDGORN SE10K. 


. 39 -! 


Apwyntir yr Henuriad John Davies. gynt o Feirion, i olynu 
yr Hennriad Tiiomas Harris, gynt o Dre-Sior, yn lywyddiaeth 
Cynnaddledd Orliewinol Morganwg. 

Apwyntir yr Henuriad Thomas Eees, Sir Fflint, i olynu yr 
Henuriud Wm. Jones yn lywyddiaetli Cynnadledd Caerfyrddin. 

Apwyntir yr Henuriad Josepii GrifSths i olynu yr Henuriad 
Thomas Jones yr. lywyddiaeth Cynnadledd Sir Aberteifl. 

Apwyntir yr Henuriad Hugh Evans, New Market, i olynu yr 
Henunad Gnffîth Hoberts yn lywyddiaeth Cynnadledd Sir 
Ddinbych. 

Apwyntir yr Henuriad David Jolin, Sir Benfro, i olynu yr 
Henuriad Tho.nas Eees yn ly wyddiaeth Cynnadledd Sir Fflint. 

Bydd yr Apwyntiadau uchod mewn effaith ar y cyntafo 
lonawr nesaf. Aed y brodyr apwyntiedíg i w maesydd Uafur 
newyddion yn brydlon. Ymdreelied y brodyr a ryddheir i 
drosglwyddo pob eyfriíon a phob peth yn y modd cywiraf, 
uraf, mwyaf deaìladwy a allant, a bydded i*w holynwyr 
. - vn f ' lnv '-l Í weled fod pob peth yn iawn. Mae y Llywydd- 
ion ereill i barhau fel y niaent. 

, ^ ae noii Bywyddion y Cynnadleddau yn Nghymru wedi 
ood yn ffyddlawr. a diwyd yn ystod y flwyddyn sydd ar der- 
vnu, a thrwy eu hymdreeh hwy, a’r Saint teilwng a wran- 
awsant ar eu liais, mae yr Eglwys wedi cynnyddu ac ymgryf- 
lau mewn egwyddorion, gwybodaeth, gweithredoedd cannioi- 
adwy a mawreddog, ac hefyd mewn rliifedi. 

Duw Israel alwyddo y brodyr ffyddlon a ryddheir i yrafudo, 
1 ) ,r ! y CU SOStyngeiddrwydd a’u parocìrwydd i wrando ar lais 
uw eu gweiir yn fllwyr dewr yn ei deyrnas yn Seion etto. 
o er am y Cynnrychioliad Blynyddoi, y Drysorfa Ymfudoli 
aŵr.Deml vn brydion. 

D. Daniiíls. 


tírrr NewvdBìon — Y mae vr ail draethawd, se 

‘‘ Gwir Ffi-'iH » WCh yn SWr yn y Was S- y cyntaf, se 

nri= m , i . Cyn iyn yn ,1w ylaw ein dariìecwyr. Gosodwyc 

.. r . ‘ l arno ’ ar ddymUniad y Llywydci I’ratt, fel na wns 

"saint r ■ A J . îîa thalu am ei ddcfnyddiau a’i argraffiad, er i’i 
hwythai?™^. 8 WneutlìUr eyffelyb ymdrech tuag ato o’u.ti 
ran ua argraffir, ond tua un, neu lai, gogyfer í 


ÜDGORN SEÎON. 


395 


,phob aclod Cymreig, meddyliwn y bydd yn hawddach i : r Cyn- 
nadleddau dalu am danynt. Ei bris i : r dosbarthwyr yw dwy 
geiniog y rhifyn, a dim elw, ond fod y Cynnadleddau iV digoll- 
edu am gludiad a thraul. Dysgwyliwn dâl cyflawn yn ol, 
erbyn, neu cyn y delo y rhifyn canlynol allan, í'el na fethom i 
gyflawni y gwaith. Oddiwrth Gynnadleddau gweinion ym- 
drechwn wníeuthur yn ol y tâl o geiniog a dimau y rhifj n, »c i 
aros am y gwedditi. Os cydweithiẃ-n bydd bcndith Duw 
arnom, a’r gonestion eu ealonau yn heidio i’r í'.glwys wrth ein 
goleuni, ar ol i ni ei ddwyn atynt. Deallwn fod ymdrechiadau 
eanmoladwy yn cael, eu gwneütbur i dräethodu, yn neillduol 
yny Gogledd— y chwiorýdd, hyd yn hyn, yn eario y dydd ar.y 
brodyr, yn enwedig gyda’r traetbawd. “ Eriodas a Moesau 
Utah.” Meddyliw-n fod y Drysorfa Draethodol ar waith yn ei 
grym erbyn liyn. Aufoner yr ariau traethodau i fewn ar 
wahan. 


Traethodac yn ErstEO. — Dymunwn wybod yn ddioed gan 
ein dosbarthwyr, pa fathau a pha nifer o draethodau Cymreig 
aallaní ddychwelyd i’r Swyddfa, o herwydd fod yma eisieu tua 
100 o bob math, oddieithr ychydig o draethodau John Davis. 

Ai Ddosbartiiwyr — Dymunwn ar Ddosbarthwyr y Cyn- 
nadleddau i anfon y sypynau llyfrau i ddosparthwyr y Caug- 
enau gyda brys, fel y gallo ein cyngliorion trwy yr U dgorn i 
gael eu dwyn i weithrediad yn brydlawn Frodyr Liywjddçiî. 
- Cynnadledçjau, dyíeiswch y flordd oreu at hyn, a bydd i fwy 
bendith driilyn. 


AML-WREIGIAETH GYNT YN MIILITH Y CYMItY. 
(Allau o’r “ M odern Unŵersal British Ti avilier,” tud. G7I) 

Girllìw Aberffraw y mae pentref bychan, yn nodedig am e; 
-°d yn le genedigol Dafydd ab Howell ab Iorwerth, yr liwn 
< cdd yn byw ynddo yn y flwyddyn 1580, er iddo farw yn fuan 
: edi *’ý n y> RC yr oedd y pryd hwnw yn 105 mlwydd oed 
[ oedd ganddo dair gwraig a dwy ordderchwraig. Yr oedd 
- nifcdi ei blant a genedlodd yn gyfroitblon yn un ar-bymtheg- 


396 


tiuaoRN sEro . 


ar-Iiugain; o eirldo ei ordderchwragedd, saith. Yroeddgan íì 
lab hynaf, Grifiìth ab Gwilim, yr hwn oedd yn 84 mlwydd oed 
Mer fawr o blant ac wyrion ; yr oedd ei fab ieuangaf yn ddwý 
ilwydd oed ; yn byw yn yr un plwyf, ac yr oedd 82 miwydd o 
wahamaeth rhyngddo ef a’i frawd. Yr oedd oddeutu 88 o ber- 
souau wedi disgyn oddiwrth yr hen wr, ae yn fyw yn yr un 
amser ac yn yr un lle; a dy wedir ibd yn nghylch 300 o berson- 
au o gwbl wedi disgyn oddiwrtho, a'u geui yn ei amser ef. Yr 
oeed o gorffblaeth bychan. o wedd dda, ae anaml yn cael ci 
, gan unrh yw anhwylder, yn gymhedrol mewn ymborth, yn 
w wrth lrfurio, ac yn arfer ei hun yu aml raewn pysgota a- 

o , „ I , arhaodd ei Ẅ'G ei olwg, ac yn wir ei holl synwyrau,, 
va hollol hyd oddeutu awr cyn ei farwolaeth. 


Y DRYSDltFA YAIFUDOL BARHAUS.- 

Tôn — Adiryn pur.” 

Yr olwyn fawr dragwyddol ddaeth' 

I droi y caeth i ryddid, 

Ac yn ei mynwes gynhes hi — 

A llu o warth i wynfyd; 

Y Drysorfa a ymfúda 
Ei hanwyliaid i ddiangfa, 

Oymmcr ddynion draw i Seion,- 
I ì wlad ddedwydd- — lie mae digonr 
O boh amry wiaeth, a wna ddyn 
A n un wrth fodd ei galon. 

írysorfa Ymfudol a Pharhaus 
Pfurfiwyd trwy lais y Cyughor, . 

Ae a ddadguddiwyd gun eiu Tad, . 

Er lles pob gwlad » goror ; 

Pwv ddaioni ga’i ein dysgu, — 

Are.ithio nerthol a phregetbu, 
í.Ieb fawr ofalon lôr yr awrb#i>, . 

Trwy v Drysorfa at y tlodion ; 

Mae ho11 ya rhoi y ffordd yn rhydd-I 
-Ur Salnt i fynydd Scion. 


rDGORN SEIOW. 


397 


îloll ddyben rheoleiddiad hon, 

Sy'n ddigon amlwg ini, 

Mae at waredu dynolryw, 

IV cartref gwiw er Uechu, 

Trabo llidiawgrwydd erch yr Arglwrdd., 
Yn aflonyddu gydag aflwydd, 

Dros y ddaear yn ei ddigter, 

Ar yr anufydd fyd ac ofer, 

Tra fyddo teulu Duw bob un 
Vn llon eu lltin mewn llawnder. 

I’an ddaw rbyfeloedd blin eu bioedd, 

Ar g’oedd trwy gyrau’r ddaear, 

Ceir gwel'd y Saint yn ilawen oJi, 

Heb un mewn coll na phryder ; 
üwybod beunydd mae yr ufydd, 

Fod yr Arglwydd yn waredydd, — 

Bod Trysorfa a wareda, 

Ac y cânt fyned yn ei cból, 

Heb un yn ol mewn dalfa. 

Bydd y Drysorfa hon cyn hir, 

Fr byd yn ddirfawr syndod, 

Gwaredir miloedd mewn un dvdd 
Fan fyddo’r wasgfa'n dyfod ; 

Fe fj’dd miloedd draw ar filoedd, 

0 bob llwyth ac iaitb a phobloedd, 

Owedi eu casgln o drneni, 

Trwy offerynoliaeth hon ei hun, 

Dan nawdd ein brenin Fesu, 

Mae miloedd gwedi myDed draw, 

Trwy gymhorth liaw’r Drysorf», 

IV hetifeddiaetb hafaidd glyd, 

O ddrygfyd Babilonia; 

Nid oes gallu er mynegu 
Y nifer allai hon eu casglu, 

Ondcael undeb a ffyddlondeb 

1 gydweithio mewn doethineb,— * 

Fe tyddai’n gwaith yn wyrtb i’r bvd, 

Ond rhoi yn nghyd ein dewrdeb. 


39 $ 


CDGOIÍN SE'IOIÍ. 


Pob öÿrling roi’r vn ngofal hon, 

Sy’n union ar weithrediad, 

Nid hir bydd neb j'n teimlo gwerth 
Yr aberth o’i chynnaliad ; 

Ilho’wn yn ebrwydd fraicti ao ysgwydd, • 

I gydweilhio gyda’r Arglwydd, 

Trwy ymdrechu a’n holl egni, 

Gyda’n gilydd nes ei lienẃ'i. 

Maelle i bawb roi cymhorth llaw, 

I’w hwyliaw mewn haelioni. 

üap CocL j. p. Prosser. 


EISTEDDFOD Y SAINT. 

At Feirud a Li.enoh.ion y Saint, a’o cyfeili.ion trwv 
Gymru Benbaladr. 

At y rhifres o destunau a gwobrwyon a ymddang'osodd yn yr 
Udgorn o’r b'aen, dymunaf roddi y rhai eanlynol etto. Er 
nad oes ond amser byr eyu dydd yr Eisteddfod (Nadolig), etto 
mae gan y beirdd yr un ehwareu teg. 

Am y cyfieithad goreu o’r gân “Dear Zion,” a gyhoeddwyd 
yn y Síar, rhit. 2á, o’r llwyddyn hon. Gwobr gan Mr. Israel 
Erans, “ Voice of Warning-.” 

Am y gán oreu i’r Drysorfa Geiniogol, dim llai nâ 10 penuill- 
Gwobr gan Mr. Israel Evaus, “Spéncer’s Letters.” 

Ara y gân oreu i’r Degwrn, yn Seisnig, dim llai nâ 10 pen- 
nill. Gwobr gan Mr. John Jones, gynt o Brycheiniog, “ Voice 
of Warnirig.” 

Am y gân oreu ar Amlwreigiactb, dim llai na i 0 pennill, ar 
y mesur *• Pop yoes the Weasel. Gwobr gan Miss Eleanor Ellis, 
Machynlleth, “ Harp of Zion,” a phum swllt gan Mrs. Mar- 
garet Davies, Cwmafon. 

Am y gân oreu ar yr Anghenrheidrwydd o i ddynes ddewis 
dyn cyfiawn yn briod ae amddifíÿnwr. Gwobr gan Miss Cath- 
rme Ellis, Machynlleth,— Llyfr Hymnau. 

Am y I edwar Hir a Thoddiad goreu o ganmoliaeth i Lyw- 
yddiaeth vr Eglwys yn y Dywysogaeth Gymreig. Gwohr gan 
Miss Cathrme Arthur, Machynlletb.-Llyfr Hymnau Seisnig, 


DDGORN SETON. 


339 

—a Cliyfrol o Uiigorn Seion, wedi ei rhwymo, gan Mr. Emrys 
I)avies, Cwmafon. 

Ara y gân oreu ar yr Ymdrech a wnaed o bryd i bryd i 
bregethu yr Eí'engyl yn Nghynnadledd Meirionydd. Gwobr 
gan Mr. John Treharne, Meirionydd, — Corflf (y farv olaeth) o 
Dduwinyddiaeth. 

Am y gân oreu ar Deimlstdau y Saint a ymfudodd tua Seion 
gyda’r Llaw Geirt. Gwobr gan Mrs. Martha Jones, Cwmafan, 
— Pura swllt. 

Am y gân oreu i Lywyddiaeth Cynnadledd Orllewinol Mor- 
ganwg. Gwobr gan Mr. Hopkin Jones, Aberafan, Liyfr Mor- 
mon, wedi ei rwymo. 

Dymunir ar yr ymgeiswyr i ddanfon eu cyfansoddiadau i 
mewn yn ol y cyfarwyddiadau a roddwyd o’r blaen. 

Dyraunwn ar y sawl a ewyllysiant gymmeryd rhan yn 
ngwäith cyhoeddus y dydd i ddanfon eu henwau i fewn yn 
flaenoroi, yn nghyd agenwau y testunau a ewyliysiant areithio, 
eanu, adrodd, neu ymddadleu arnynt. Mae yn dda genyf hys- 
bysu fod arnryw wedi danfon i fewn eisoes, ac y mae pob ar- 
wyddion y eaiff y presennolion ddiwimod wrth eu bodd. Bydd 
amryw frodyr dyeithr yn bresennol, ac yn mhlith y cyfryw, ein 
galluog frawd John Jones, gynt o Brychemiog. 

Cyfarfodydd yn dechreu am 10 yn y boreu, 2 prydnawn, ac 
am 6 yr hwyr. Tocynau am 6c yr un. 

Yr eiddoch yn gywir, 

Toomas Iîarris. 


AMRYWIAETHAU, &c. 

Mae yr Henuriad Thomas Thomas, gynt o Llanelli, Sir 
taer yrddin, wedi dychwelyd ar genadiaeth i Gymru o Ddyff- 
D ! > y Llyn Halen Mawr, mewn ieciiyd ae ysbryd da. Medda 
ythyrau cymmeradwyaeth oddiwrtn y Brif Lywyddiaeth, a 
- í wyddiaeth yr Ynysoedd Prydeinig. ac apwyntiad i lafurio 
g ìymru. Croesaw iddo. Mae y maes yn. eang, a mawr 
f ? le " lla * urw yr diwyd. Duw a’i nertho i fod yn fendith i’r 
f ai “ t Ue b y na 3 yr elo. Derbynier ef fel gwas i Dduw. 

- ab araeth y Lly wydd Benson, yn Abertawy, yn rhy faiŵ 


3G0 


ÜDGORN SEION. 


iV gosod yn ein cyfrol hon. Daw allan yn y rhifyn cyníaf o’r 
gyfrol nesaf. 

Dyweo Ilythyr oddiwrth yr Apostolion George A. Smith ac 
Erastus Snow yn y “Mormon,” dyddiedig, Iiydref 21, 1856, 
iddynt fod yn ymweled â’r Saint Cymreig yn Caseyyille, Ulin- 
ois. Yr oedd yr Ilenuriaid W. M. Lewis a Walter Eoach yn 
eu cyfarfod yn Ngorsaf y Reilffordiì. Yn yr hwyr, eisteddodd 
tua 60 neu 70 o’r brodyr i wledda ar swper. Yna cafwyd can- 
iadau ac annerchiadau Cymreig gan y Cymry, ac yn Seisnig 
gan yr Apostolion. Terfynodd y cyfarfod am 1 leg o’r gloch j 
nos. Ar ol hyny, aeth yr Apostolion i mewn i weled y gweith- 
iau glô. 

Yn hanes Cymmanfa hanner Flynyddol St. Louis, darllenwn 
enwau amryw o Ilenuriaid a fuont gynt yn Nghyraru. Per- 
thyna William Henshaw, (sefydlwr yr Eglwys yn Nghymru) 
i’r Uchel Gynghor, a Eobert Humphries yn Esgob. Anfonwyd 
Henry Lewis ar genadiaeth i Iowa i lafurio yn mhlitb ei gyd- 
wladwyr Cymreig; gosodwyd y br. Eoach, i’w olynu yn lyw 
yddiaeth Cangen Gymreig Caseyville. 

Mae peth ymdrech wedi cael ei wneuthur i wneuthur sefydl- 
iadau newyddion ar hyd y Plains. Pan ddelo yr amcan'i ben ; 
mae n ddiammeu y bydd i drallodion Babilon wneuthur i rhai 
a allasent fod wedi myned yn gysurus tua Seion lawenliau am 
y cyfleusdra i fyned yn droednoeth, a’u bwyd ar eu cefnau. 


Derbyniadau am Ltfrac o Hydref 23 hyd Rhao, 3. — ThOi. 
StepheDs, Merthyr, £7 lls 6c; W. Jones, Caerfyrddin, £1 5s; 
G. Roberts; 8s ; C. Harman, £4 8s 3e; Thos. Rees, £\ ; Wm. 
Ajax, £3 3s; John Jones, I6s; John Davies, £1 lOs; Johu 
Treharne, £1 7s 4c. 


3SS 
3S» 
391 
393 
39S 
3SS 
399 

ABERTAWY: 

argraffwyd a ciiyuoeddwyd OAN DANIED daniels. 


CYN'NWYSIAD. 

Rreçelta 

Ne« yrtrtlnn o’r Dyflryn" *,".V.V,V.V.V ' 

Y Llaw Oi.jrt wcrti cyrhaertií 

Acnh*reiaiaVli l i"ö"v!,? W ^ ,ltiî | < î? ,, ~' Trí ’ el ^^^* u * 'Mèwy'díii'o'lì' óîc] 
Auuwreljiacth gym yn mhllth v Cymry .. 

> D. Y Baihaus 

Eisteddfod y Saint 



UDGORN SEION, 

NBU 


Rhif. 26 .] RHAGFrR 27, 1856. [Cyf. IX. 



PREG ETH, 


«Aí( Y LLYWÍDD B. YOUNG, BOWERY, MEBEFIN 22, 1856. 

( ParMd o tud. 373 ) 

N'l eill ua dyn fyned i mewn i’r deyrnas nefol, a chael ei goroni 
a gogomnnt nefolaidd, hyd oni chaffo ei gorff adgyfodedig ; ond 
ymaeJnseph a’r ffyddloniuid ag ydynt wedi marw wedi ennill 
lìii-Ulygoijaeih dros allu y diafol yr hon nid ydych chwi a minnati 
Wed ' e] hermill etto. Cyhyd ag yr oeswn yn y tahernaclsu hyn, 
eyhyd J hyddwn ddarostyngedig i demtasiynau a gallu y diafol j 
(■ulir pan eu gosodwn i lawr, os byddwn wedi bod yn ffyddlon, 
■ " edi en,li11 y fuddygoliaeth mor holled ; ond byd y 
iiod wedi hyny ni fyddwn wedi ymfloeuu mor belled ag i fod tu 
hwi,t ’ Syttttnydogaeth ysbrydion drwg. 
iN’id vw v drydedd ran o luoedd y nef a fwriwyd allan wedi cael 
cuBtaieryd yniaìfh, o féîáf nid ydynt drẃy ẃyhodaeth i mi, ac 
í 'ii'ìe gan v ddVy drydedd ran aral) ddyfod i gymmeryd cyrff, 
f °j U " ° hon y ,u nad yáÿnt wedi ác a ydynt i gael y cỳfleusdra 
. -aip.uu i adgyfodiad a dyrchofiad gogoneddus, cýn y dar- 
” l '* n a ' 1 ' bvd hwn; a bydd i’r rhai a fyddant ffyddlawn ýn y 
-^iofyniadau yr Efengyl eanill y fuddygoliaeth ar yr ys- 

v ij'? ° hfmia,eir ' gymmeryd cyrff. pa ddosparth a gvnnŵy» 
•’ dr > l,! ' lld i-« n o luoedd y r.ef 
26 


Pais lŷ. 


402 


UDOOliS SKÍOS. 


CjstuJJir y rhai hyny ag ydynt weli inarw heb yr E'fenjiyF 
gan yr ysbryJion hyu yn barhaus, y rbai diywedai.t wrthynt,— 
“ Na ewch i glywel y gwr Josepn Saiith yna, neu Davi,l Patt^u, 
na neb o’u cydj meithion yn pregethu, canys twy’lwyr ydyut.’’ 

Mae ysbrydion yr un mor gyfëiiigar ag ysbrydion ag ydy w 
cyrff â chyrff, er fod yr ysbrydion yn gynuwysedig o ddefuydd 
mor anarn fel ag i bei iiu a bod yn deimladwy i'r corffuria’d a»_v 
garw hwn. Maent yn cerdded, yn ymddyddau, ao inae ganddynt 
eu cyfarfodydd ; ac mae ysbrydion dynioa da fel Joseph, a’t 
Henuriaid ag ydynt wedi gadael yr Eglwys hon syiid ar y 
ddaear am dyunnor i weithredu mewn cylch arall, yn ymgrynhoi 
eu hoil alluoedd, ac yn myued o ie i le i bregethu yr Ëfengyi, a 
Joseph yu eu cyfei io, gau ddywedyd, E«ch yn mlaen fy roroiyr. 
ac os cauant eích ífordd i fyny, cerddwcli i fyny a gnrchymynwch 
hwynt i wasguru. Y mae genych yr Oífeiiiadaeth, a cliwi a 
ellwch eu gwasgaru, eitlir os ewyllysiá neb o bi’nyut gly*ed yr 
Efengyl, pregwthwch iddy t. 

A allant bwy eu bedyddio ? N i allant. Pa betli aliunt 'hwy 
wsieuthur? Gullaut bregetlm yr Efengyl, a pban y caffom y 
fraint o adeiladu Soion i fyny,daw yr ainser íáachawdwyr ddyfoii 
i fyny ar Fyliydd Seion. LlefarodJ fy mrawJ Joseph am yr 
egwyjdor hon y boreu hwa. Daw rbai nad ydynt mewn roarw 
oldeb, a dywedaut, Dyma fìl o enwau ag y dytnnnaf i ch»i yni- 
wneyd á hvvynt yn y Deral hon, a piian y gorp'ieuoch gyda 
'fhaìn, rhoJJaf ti) arall i chwi, a bydd gan Henuriaid Israel ao 
gẃ'ragedd weinyJdu dros eu ha !iau,y dyiiiou dros y dynioa, a f 
henywod dros y benyvvod. 

Dyn a ordeiuir ac a ddcrbynia ei olchiadau a’i eueinniadau 
dros y rhan wrrywaidd o’i acliau ef aó eiddo ei wraig, a'r wraig 
dros y rlian fenywaidd. 

Yna yn myd yr ysbrydoedd dywedant, — Oriid ydych chwi yn 
gweled rhywun ar waith drosoch ? Cofus gan yr Arglwydd am 
danocli : dadguddtodd i’w weision ar y ddaear yr hyn sytid iV 
wneuthur drosocb. 

A ydyw byd yr yshrydoedd yuta V Nid yw tuhwnl i ! r haul, 
eithr y maoar y dd te.tr hon a gorfforwyd i’r bobl »g ydynt »edi 
oesu, yn oesu, a« a oe<ant arni Ni eill unrhyw bobl ei cbael, ac 
ai aüwtt gael unrhy» deyrnas arall hyd oui fyddom wedi yroddai'- 


DDGO'Éîi SÌSIÓH. 




■pita i etifeddu iion yn dra(f.vwyddol. Yn myd yr ysbryJoedd, â 
T rhai byny sydd a’r fuddygoliaeth ganddynt yn tnlaen i ddar- 
paru y ffor.ld i’r rhai hyny a oesant yn y cnawd, yn eyflawni 
gw&ith iachawdwyr ar Fynydd Seion. 

Igyflawni y gwaith hwn bydd rhaid bod nid yn unig un Deml 
«nd iniloedd o honynt, ac fe â ruiloedd a degau o füoedd o ddyn 
jou 8 benywod i mewo i’r teinlau hyn, a gneinyddant dros bobl 
sydd wedi oesu mor belled yn ól ag y dadguddia yr Arglwydd. Os 
bvddwn ddigon ffyddlawn i fyned yn ol ac adeiladu y Deml fawr 
hono a ysgrifenodd Joseph am dani, ac os cymmeradwya yr Ar 
glwydd waith ei weision, yna gwyliwch,canys chwi a welwch ryw 
tin a welssoeh o’r blaen, ac fe wel llawer o honocb yr hwn ni 
welasoeh o’r blaen, onj ohwychwi a’i hadwaeuwch mor gynted ag 
ei gwelwch. 

Y fraint hon ni allwn fwynbau yn awr, canys y mae gallu 
Satan yn gyfryw fel na allwn gyfiawui y gwaith sydd ofynol er 
eiu galluogi i’w chael. 

Pau ddechreuom ar furiau y deml sydd i’w hadeiladu ar yr 
Adran hon, eheda y newydd o Maine i Galiffornia. Pwy a’i 
traelha? Y crach gythreuliaid hyn sydd oddiamgylch yma, ag 
ydynt oddiamgylch. i’r ddaear hon yn yr ysbrydol fyd ; fe fydd 
myrddiynau o honynt yn barod i drosglwyddo y newydd i ddiaíl- 
iaidyn Missouri, Illinois, Caiiff..mia, Meceico, ac yn yr holl fyd. 
A’rgofyniad a fydd, — “ Pa beth y w y newydd ? Mae rhywbetli 
dieflig yn myned yn mlaen yn mysg y Mormouiaid, nc yr ydwyl 
8 yD ei wybod. Fe ddylai y Mormoniaid yma gael eu liadd.” 
Ni wyddonl pa beth gydd yn eu cyniiyrfu i’r teimlad liwn, yr ys 
brydion ydynt ag ydynt yn barhaus yu agos atynt, 

Maegenymoll ysbrydiou i’u presennofí ; pan agorwyd llygaid 
gwas Eliseus, gwelodd fod y rhai ag oeddynt drostynt yn amlacli 
“ a y rhai a íî oeddynt i’w herbyn. Mae dwy drydedd ran drosoui 
«rdrydedd ran yn ein borbyn, ac nid oes fpb neu ferch i Adda 
«r na achubir i ryw deymas, ae ar na dderbyniant ogoniaut a 
duchafiad i radd, oddieithr y rhai a gawsaut y fraint o’r Efengyl 
ac ai gwrthodasant, ac a bechasunt yn éfbyn yr Yshryd Glân, â 
rhai hyn yn weision i ddiaüiaidi 


lahyd yr ymfodolant ? Nid wyf yn gwybod nac yn liidío. 
jwed pob un o r bobl hyn gyda y Saint ag ydynt wedi oesu o’n 
wu.oddyddiau AdJa liyd yri awr, a’r rbui a ddichon ddyfod «>• 


404 


OtJGOBN SEfÖN. 


ein hol, ‘ âdeilader teyrnas Dduw i fyny.’ I ha ddyhen ? I achufc 
trigoiion y ddaear, i’tv cael i gyd yn ol i ryw fatb o deyrnas lle y 
gellir gweinyddu iddynt, a pheidio cael y defnydd corffôredig lurn 
i ddychwelyd etto i\v elfen naturîoi, canys dymunnn gadw j 
gwaith hwn. 

(rtwddoeh pan weloch ffarm, mai annymnnoi genych yw ei 
gweled yn orchuddiedig gan cl'wyn, ac fe niueidiai eich teimlad- 
au i w, led eich tai, eieh hysguboriau a'ch meddiannau ereill yn 
cael eu dinystrio. Mae’n wir, gellwch ẃnẃithur ychwaneg, eithr 
pa t.'dd y meddylrwch fod yr Arglwydd yn teimlo, yr H"i) sydd 
latver fwy tosturiol na nyni, pan tvelo y diafol yn ennill mantais 
dros ei greaduriaid i'w harwain ymaith i’w dinystrio? Onid 
ydych chtvi yn ineddwl fod ymysgaroedd ei dosturi yn agor dros 
y hobl hyn, a i fod yn Ued ddigllawn wrth y drygiouus ? Onid 
ydych chwi yn meddwl ei fod yn teimlo lawer pryd fel pe dytfed- 
ai, 0, fy mhlant, paham. na wrandewch i'r hyn a ddywedwyf 
wrthych, ac ymafaelyd yn egwyddorion bywyd, a g„dael dilyn 
lltwbr sydd yn arweiniol i’ct. dinystr? Llafnriais i ddwyn ailan 
y coi 'fforiad hwn, ac ni ddymunwn golli fy llafur, eithrdymunwyf 
gacl genych wrandaw y cynghor a ro ldwyf i chwi, ac i ddarparu 
i.ich hunain i fytitöl bar: au a dyfod i’m preseunoldeb, ac os n'a 
ellwch wueuthur hyny ac aros wrthgyfraith nefol.o leiaf aroswch 
wnh gytraith tçyrnas lle gallwyf anfon angylion atoch, ac mi a 
anfonaf ac a’ch cysuraf a gweinyddaf i chwi, ac a’ch cyfodaf i 
tvuy ac ach gwuaf yn ìlawen a dedwydd, ac a’ch lianwaf á gor 
foledd ac heddwch. 

Bìn husnes ni ydyw byw ein crefydd, a'r oll ydyw ag sydd 
geuym i tv "iieuthur. “ Ond,” medd un, “ meddyliais fod genym 
g< di \ú \ r ylwyf wedi dweyd wrthych, lawer gwaith, na 
oìdwn i irnpeth i chwi am eich fiydd, heb i chwi ychwnnegi eich 
gweithiedor nd, Pa fodd yr ydych chwi vn myned i weithio i ad- 
eiladu y deyrnas i /yny ? 

yllysiwy f \n -, wr j a ,j af .] v p Wnc a f 0(l m vn ystyried, canys 

idyiwyf fv niod tvedi Ilefaru digoD arn dano yn hresennol, a 
i ijd wrlhych pa fotíd i ddarpuru eich hunain i adeiladu tevr- 
nas Dduw i fyny ac achub y gonest galon. 

Yma y r ydym yn nyffryn.iedd y mynyddoedd hyn, a dywed- 
_. , n ' s 8r y ( 5 , l íl ear a oesaut yma ond Saint y Dyd'iiaa 
, 1 a *’ ai ' Oidilcn /ys braidd yn.fwy nn allant wneuthur i aro» 


UPfiOJíN Si-:rov, 


405 


yrna. Yn awr pe byddeut m-T gyflytn i wrándaw ar gyrtghor ag 
v maenti ymgyfoethogT ac i fbdiibau eu tueddiadail eu hunain, ni 
chaffem weled yramseroedd celyd a weiwn yn awr. 

Pan ddae hom yma gyntaf, ni frioni bythefnos ar yr ysgwàr 
yma, cyn fod camlfrs y Big Cotronwood; y r htvn a adeiladwn yn 
awr, yr un mor amlwg i mi ag y bydd hylh pan ei orphenir, a 
chwi et o a welwch gychau arno. Y mae ganddo f <d yna, i ba 
ddyben ? I gynnal y bobl hyn. A ydych chwi yn meddwl fod 
arnom eisieu y dwfr a wastrcfEr yn y «yanneian naturiol hyn ? 
Dywedwch, chwiorydd,a ydych cliwi yu meddw) fod arnom eisinu 
ychwaneg o ddwfr er dyfrhau ? Ydych, canya mae aicb j ŷs yn 
sychni »c nid-ydych yn debyg o gael llawer h gut'umbers i bit k;ô 

Aydyw y bobl hyn wedi bod mor gytìvin i wrandaw argyngh<' r 
ngy maent i ymgyfoetbngi ? Nac ydynt, a gwell fyddai gan nti 

0 honoch weddio l)u<* i anfon gwlaw, nag i gymhwyso trwy eicli 
llafur, y dyfroedd sydd yn dylifo yn harhaus allan ó’v kànyons 
hyn. Dywedaf wrthych yn awr fel y dyẃedais o’r bìaen, ni 
tcddwyf nemawr ffydd i treddiô «m wlaw, a phe meddwn ffydd a 
gallu i ddwyn gwlaw «r y enydau yn y cfyffrynoedd hyn, ni 
wnelwn byny. Paham ? O herwydd fe daflai amry w o honoch 

1 ynaarferiadau diog, llesg, a segur, a bvddai i bob nn o’r Cenedl- 
oedd a ddeuai trwy y lle hwn chwennych eich ffermydd, a dyẃcd- 
yd,“dyma’r lle gwychafa welsotn erioed, mor gyfoethog yr ydych, 
lel mae eich hanifeiliaid yn ymdaro ar y bryniau, tŷf eich l.ýd 
hraidd heblafuri drin y ddaear.’’ 

(Yn parhau yn tud. 405.) 


ü I) (I 0 ]{ X SEION, 

«<cren p ŵaint- 


DYDD SADWRN, RHAGFYR 27, )S5ff 
^«Fí Diaii — 0 ddiffyg ]le goríodir ni i adael atnryw hysbys, 
iadau ymfudawl liyd ein nesaf. Roddwn ychydig. Gofynir 
oddiwrth ymfudwyr llawgeirt £3 y pen ytì awr-y gweddil li’w 
tìalu yn y Tah ethau. Heblaw y £3 y mae £1 o flaen-dal at y 


4’0S 


ẃtíoati séí' ipJ, 


môr-glu'liad, y gwedilill o'r hwn sy-id i’w dalu yn Lerpwlí, 
Dysgwylir aaíy.ld eost y môr-gludiad yu fwy nag arferol. 
Derbynir enwau a thaliadau hyd y i o Cliwefror— bydd yn rhy 
d üwed lar ar ol hyny. Ni ellir mudo y rhai a dalasant £5 i'r 
perwyl y tro hwn. Roadir y manylion etto. 


PltEGETH. 

( Parhad o áud. 406,) 

Deohreuenl yn fu.iii i ddymuno am «icb betifeddiaetliau, y tii 
byn a’r ddinas hon, ao ni fyddai ond ychydig flyuyddau cyu v 
ciífMin ymaJael neu amryson â ìiwy. Fel y mae yn awr, nid oes 
unrhyw bobl a drigànt yniu, oddieitbr Saiut y Dyddiau Diweddaf, 
ac y roaenthwy yn ddiammheuol y bobl oreu ar y ddaear, hyd y 
nod er fy mod neitbiau yn eu cery r ddu. a gwir yw yr hyu a ddy 
wedwyf, canyb haedda ychydig gerydd 

Ni chre.lwyf i ddinas Endch ymgyrhaedd yn mlaen erioed yn 
fwy, yn yr un cyluod o amser, nag y mae y bold hyn wedi 
■nneuthur yn y chwe mlynedd ar bugaiu o’u hydogyrch, yr byn 
sydd yn ddywediad o lawer drostynl. Pwy araìl a diigent yniaí 
Neb. G'.sodwch genedloedd yma, a dywedwch wrthynt, fod 
iddynt gael eu caethiwo i r lle yma, acystyrient eu iiunain mewn 
gwaetb carchar uâ Hymgosp iiŷ 

A oes rhai o’r brudyr yn tuehan ychydig, ac yn dywedyd, ‘ pe 
na fyddai onJ am Formoniaelh,’ gwnelent fel hyn neu fel arali? 
I a beth am hyny ? A oes unrhy w hobl arall a wnelent gystal ag 
} gwnewch chwi ? Nac oes ddiiri un arall. 

Puu feiwyf y ’oobl um heiJio gwranduw ur gynghor, y niae o 
htrwydd fy inod ani iddjnt fyw fei tíg 5 fuan dderbyn gwobr cyf- 
iawnder, ac i beidio aros tyhyd a m dani. 

Pool dda yw y ihai byn, er y fud rhai yn ein plitii nad ydyut 
yn gwneulhur yn iawn. Planwob y Cenedloedd yma, ac yn fuan 
y gwelech dori gyddfau ac y clywech swn cbwyrn y njle yn rhan- 
iadau y dwfr. Byddai llawer mwy « yniladd um ddwfr nag sydd 

yn tnysg y ‘ Mormoniaid,' er f„d llawer o iionynt yn ei ladrata 
yn awr. J J 

leimla amryw o'r bro.Jyr fel myfi ; pe hyddw n a fy ngnydau 
yn tyfu, ac y deuai rbywun beibio a dwyn fy nwfr, dywedwn 


ü'Düorn smos 40v' 

"Gh«i a-gyfodnch ŷJ, gwne.vcb ohwi? 'Val, ewcli yn uilaen, 
eanys nyni a’i cawn os chwyoh vi a’i cyfoda.’’ 

Eisteilda dyu yma a allaf edrych arno a ddywed fy mo.l yn fwy 
o deym nag Amlitìruwdwr Rosia. Feallai fy moj, eauys pe 
gwelwu y tlawd yn goddel', gailweh fwrw casgenau hlnwd yn 
agored yn well nag Aiecsander II, a rhoddi y cynnwysiad i r 
tlndioB gyila gwell calon nag y gailai efo. 

Pwy, yn yr eang fyd, a allent fyw yrca yn fwy heddyohltiw n na 
nyni? Neb; ac yr ydwyf yn diolch i Dduw am amseroedd : 
celvd. A ydych chwi yn tybied fod ar y Ctnedloedd eisieu y 
wlad hon ? Naeydvnt, dywédant' ei liod yn ! wrthodedig wlnd 
gsn Dduw,’ a dy wedaf iniiau ha'.eliwia, canys y wlad benodol yw 
sydd well genyf, gwtad lle na tliriga neb aralì ond y rhai iiodd- 
lawn i gadw gorohymynion Duw, 

Dymuuwyf fod yn ddigou toyruaidd, os tnai dyna yw yr iawn 
enw, er eich gwneuthur yn ddynion da abenywod da Ewch atti 
gyda eieh holl egni y flwyddyn hon, ac edrychwu os na ailwn 
ddarparn g.igyfer ag un ara'.l. Mae hon yn wlad Sant gyn 
nyrchoì faw-r; yr ydyra wedi gweled gwenith yn tyfu yma 
braidd yn ddisymmwth, ao ni alíai fod gwell gwlad Sant gyn 
Byrchioi. 

Os bydd person vn gywir gerbion Duw, a cbanddo fwy ua ang- 
bena er ei ddeluydd ei hun, ac n»d yw yn ei chwemiych, efe a 
wnagyfraniad rhwng y rhai sydd heb ddiui, ac ni fydd anglien i 
unrhyw berson fyued lieb ymborth angiienrheidiol. G«n fod 
atnrai y:na ag ydynt wedi rhoddi allan lawer o fluwil, ac nid y nt 
wedi dyoddef mewn un modd am eu haelioni. Y maedyri yn 
eistedd ar yr esgynlawr a ddywed i'w wraig gratu gwaelod y 
gasgen gàn, ac wedi myned i grafu eilwaith yr «il foreu, er cyfranu 
allan i’r tlodiou, a’i chael yn hauner llawn. Golynodd iddo os 
mai efe a'i gosodoild yno, atebodd yntau naddo. tVel, meddai 
hithau, crafais e’ allan neithiwr. 

Ewyllysia yr Arglwydd eich prufl , a gawn ni ddywedyd y 
pentyrwn fen.lithion Duw er i ni fod yn alluog i ddweyd fod gen- 
ym gryn lawer i’n hunain ? Na, ond rhanwn hwynt allan, a 
gwnawn felly gyda chalon gywir, me«n pob gostyngeiddrwydd , 
a bydded i’r rliai a dderbyniant fendithiun eu derby n g..da cbalon 
gywir raewn pob gnstyngeiddr» ydd a diolchgarwch. G«na rhai, 
sydd a ptietli gau 'dynt, ei atul, ac mae rhai o’r tlodiou yn dra- 


408 


ÜDGOlîN sfcloN. 

,t 

clîwaníus, a chydiánt mewn tipyn' ytná 8 thraw, ac a'i gosodan 
heibio, rieu ei wastraffu. Os parhewch meẅn trachwant, le leiliâ 
e ; ch lteiddo ac fe yriuîdeifydd. 

B’ydded i'r tlodion, y rl.ui sydd gnnddynt ýmddihynu ar eú 
hrodyr ain fara, ar ol iddynt wneuthur yr oil a all.-nt i’w gael eu 
Itutniîn fod yn ddioléhgar, a pheidio Cymttieryd yctiwariej tis 
ofynant ddefnyddio mewn niodd cyi.nil. Wrth gyníriténd v fath 
Iwýhr ni ddyodde/ai neb. Gyd« rinii y mae ofn, dìö’yg ffydd ac 
ymddiried yn Nuw, a dwrngauedigrẅydd csbyddlyd ; dyma ýr 
achos o lod airiryw yu cael eu gw-aHgn. Fel yr ydẁyf wedi gwned. 
thur antlwaith, gwahoddaf etto y rhui ddiymddired ac ofnrig ofbd 
Duw yn inyned i adáel y hobi hyn, i ymadael, e« nad ýdyiftýii 
i*w\ llýsh» bori yn Saint ac i ytnridiried yn Nuw y Saint. Dyrihttì- 
* n • 1 gyu tneiiadau ymadael; bydd yn dde getiýf os ýmád- 
awa t. Jti fynwu iddynt a r os; gwell géttyf fyddai rltoddi bHu»d 
iddynt au helpti i ýmadael, o herwýdd y máent yn felldith i’r 
Saiitt. Ac oS y diafol a’i gesyd yu eu calonau i ynfadael, g'wn yr â 
rby w run or ỳsbrydioii ilrwg hyny gyda hwy ; :tt, ac wtdi y rýfsri 
caffem ddigon yn ych.warieg yn dyfod. 

' f a ofy owy f gènýèh’ yw i gymhwyso eicli calonau at efettg- 
yl lesu Grist a hod yu Saint ; ni ofynaf unpeth arall ar y ddaàár 
oddiwrthých, ddim oitd i fvw fei ag i wyhod nteddwl ac ewyllys 
Duw pan ci derbyniwch, ac yna arn» y.nddi. Os gẃnewch hyny. 
byddwch harod i wnemhur llaẃer o bethan, a chwi a gönch fod 
llawcr o ddaioni i gael ei wneuthur. 

Nid oés amser genym i w dreulio yn ofer, canys y mae genyra 
gymmaint ar ein dwylaw ng ydym yn debyg o w'neuthur, ér cai’w 

i l '" v gyda ý rhan hono o’n hrodyr ng sydd wedi mýẅed ì’t ỳi- 
tal'eil ärntl. 


A phan y byddwn wedi myned i’r cylch yn t mha un ý mae Jos- 
'■ph, y mae wedy n ranau ereill, ac yna un arall, ac un arall, a<- 
' n V hlaen, hyd gynnyddiant tragywyddoi ráeẁn dyrchafiad i 
bywydau tragywyddol. Dyna y dyrchafiad a ddvsgwyliẃyf Ben- 
dithìed Duw ehwi. Anien. 


Príáeih 


C Y N N W Y S I A D. 


erilýayr!(1Ìaettl_ým7nJlaV, ;;; 4W 


ABERTAWY: 

RW.AI.Faij) A Cíî YH<>K1)DW V D CAN DAM1KL DANIEL». 


UDGORN SEION, 

■BC 

SBREN Y SAINT; 


ì» idganu dads&iaiado etrchiadau Propliwydi ac Apostalion Eg- 
Iwì/s lesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf—Cadjridogion 
Teyrms y Dyddîau Dvweddaf—golemt arweiniol y Saint. 


CYFROL X. 


oeddithyd oni tborwyd allan gareg, nid trwy waitb dwylaw, a hi 
aoarawoild y ddelw ar ei thbaed o haiarn a phridd, ac a'a maluriodd 
owyot.— Daniel ii,34. 


o»í, ,r y Goruchaf a dderbyuiant y freniniaetb, a 
dniaeth hyd byth, a hyd byth bythpedd.— Dan. yii, 18. 


ABERTAWYj 

*R«RAFFVVYD; A CHYHOEDDWYD ÖAÎf danied daniels. 






ìv 

pregethau angladäol Mormontaeth a bregethwyd yr h*ll amser 
gan weinidogion ac ofieiriaid parchedig y sectau? 

Cyflym a rhyfeddol y w cynnydd Mormoniaeth, neu Deyrnas 
Olaf-ádydd Duw.a chwymp gormes. Braidd y gall y Saint ffydd- 
lon fod yn barod i dderbyn y cyfnewidiadau disymmwth! 
Eithr beth am segurwyr yn a gwrthgilwyr oddiwrth yr Sg- 
Iwys hon? 0 bob trueiniaid, y rhai hyn fyddant druenusaí ; 
canys y dystiolaeth a feddant a gnoa fel prifyn yn eu calonau, 
tra y bydd barnau Daw ar eu gwarthau, a drws gwaredigaeth 
yn aghau! 

Yn ystod pum uüynedd e’n cenadiaeth y* Nghymru yr ydym 
wedi canfod enghreifftiau o ffyddlondeb ac ymroddiad y Saint 
Cymreig gyda gwaith ein Duw na ddileir byth oddiar ein 
coffawdwriaeth, y rhai ydynt wedi Ilanw ein bron â chariad 
atynt, yr hwa a geisiwn brofl eto, er y byddwn yn mhell, 
mewn unrhyw ymdreeh a eill cariad ac ewyllys ddyfeisio. 

Derbyniasom olygyddiaeth yr Udgorn, (Ionawr, I. 1856,) o 
dd wylaw profladol a chymmeradwy : cyflwynwn ef eto i gjff- 
elyb rhai— i’n holynydd teilwng, yr Henuriad Benjamin Erans. 
Am danom ein huuain, diolchwa i’n cynnorthwywyr, ein gobeb- 
wyr, a’n der'oynwyr hynaws a pharod, gan hyderu y cydym- 
deimlant a ni yn y gwendid a’r anfedrusrwydd a fu ynom. 

Braint y Saint fyddo cael terfynu eu Ilafur yn Mabilon, a’a 
dilyn yn fuan i Seion, y w gweddi daeraf ac olaf y 

COLYGYDD. 


CYNNWYSIAD. 


Adolygiad ar DraethawdGwrth-formonaidd . . 308 

Addewidioa o Gyfraniadau 393, 400 

Amrywiaethau &c. , . . 16, 48, 64, 112 , 336, 368, 384 

Anerehiad Ezra T. Benson . , . . . 361 

„ Henry Harries, 22 

„ Israel Evans ...... 68 

Argoelion Caethfasnachol yn Unol Dalaethau Ameriea 276 
Arwyddion yr Amserau . . , 369 

Canubao, Englthion, &c. — 

FyMreuddwyd . , . . 76 

Galarnad yr Amddifaid . . 221 

Gwahoddiad Sant i’ẁ Berthynasau . 46 

Hâf,yr . . ' . 268 

I Nathan Ddu o Lywel . . . 2 g 7 

I Drummond a’i Gwmni , . . 189 

Llwyddiant Teyrnas Crist . . , 318 

Marwolaeth David John GrifBiths . . 224 

Merthyrdod Parley P. Pratt . . 239 

Ymadawiad y Saint . . . 11 1 

Diwygiad .... 72. 8 1 

Diweirdeb yn Eglwys Lloegr . . 317 

Drych Ffydd-brofladol . . . 113, 129 

Dyledion ... 32, 160, 256, 352 

Dysgeidiaeth yr Apostol Ezra T. Benson 1 , 45 

» Heber C. Eimhal . . 241 383 

>> Brigham Young . . . 321, 387 

Orson Hyde . . . . 356, 364 

Mfeirwch yn mysg y Saint . 156 

’-nüibau Y Daily Telvgraph . 164 


TÌ 


Golyöydbiaeth 


Aüerchiad Ymadawol 


. 344 

Apwyntiadau 

, . 

S<8 

Arianol 

> * 

377 

Arwyddion yr Amserau 


348 

At Lywyddion Cynnadleddau 

. 188 

Barnau Duw 

. . 

. 246 

Busnes . 

m 

25 

Cam-arferiad 

> • 

, 348 

Cenadydd 


286 

Cioriau Traethodau. 


10 

Cyfanswm Newyddion 

0 • 

361 

Cyíraniadau 


392 

Cyfarwyddiadau 

. . 

121,265 

Cyrhaeddiadau 


43, 142 

Daeargrynfäau 


203 

Degwm 


25, 281 

Diwygiad 

. 

42 

Dyledíon 


25 

Hwyliodd 

> 

80, 169,360 

Milwyriütah 


56, 264, 861 

Mormon, y 


331 

Newyddion o ütah 

42. 47 . 80, 200, 266, 320, 332, 379 

Newyn . 


203 

O’r Plains , 

■ * 

56 

Rhagymadroddol 

■ 

345 

Sain yr Udgorn . 


3*0 

Sylwer . 


348 

Traethodau 


9 

Traethodu 


40,331 

Y Byd a’r Wasg . 


286 

Y Drysorfa Ymfadol Barhaus 

284 

Ymadawol 


42 

Ymdaith 


313 

Ymweliadel 


42 

Ymfudiaeth 


. 1«, 3Î, 347 

Gofyniadau i Weinidogion 


262 

Gwaith y Dyddiau Diweddaf 


65 

Gwrthguwyr, paham.y ffoant o Utah . 

] 29* 

nanesion Lglwysig Cartrefol 

145, 168, 174, 

175, 195, 206, 22», 



301,805 

Heddwch, Pa fodd i’w Gadw 


103 

Ilysbysiadau, &c. . 


144 

Liiîng ar Werth 


317 

LYTnLYEO» oddiwrth— 



Brigham Young 

40, I9S, 273 

Cadben D. Jones 

17,142 

David J ohn 

. . • W 


VII 


Dewi Elfed Jones . . 129 

Henry Harris . , . 161 

IsraelEvans . . . 172 

John E. Jones . . . 175 

O’r Dyffryn . . 72, 190, 209 

O’r Unol Dalaethau . . 102 

W. Woodrmff 274 

Marwolaeth Jedidiah M. Grant . . • 10fi 

Mesur Oedran Cyfiawnder Crist . . 19, 74 

Sîynegiad Cyfrifiadol . . . .31 

Newyddion Americanaidd 47, 54, ÌÍS, 273, 277, S27, 388 
Newyddiadur Iîeynolds, Sectariaeth, a Mormoniaeth 3 1 5 

Parley P. Pratt, eilofruddiad , . ,21« 

l’edwerydd Epistol Cyffredinol ar Ddeg , .132 

l’ennod Addysgiadol i Ddrwg-lunwyr Utah . - 107 

l’locy Deml . . . . , 254 

Pregethu i’r Byd .... 343 

Prophwyd yn Israel . 386 

iîhesymau dros Ymfudo .... 350 

Rhybudd Prophwydol i Drigolion Ynys Prydain . 34 

Rhyfel â’r Mormoniaid , 225 

Scfydliad y Saint yn Ncbraska . . 289 

Talu Degwm , 33 

Teyrnas Dduw ..... 296 
Ymfudo . . • , 278 

Ysbryd yr Amserau 385 

Ysgol Sabhothol Utah . 272 

Ysgafnder Meddwl , . • 159 



UDGORN SEION, 

wbd; 

ŵerni j> ŵmit. 


Rhie. 1.] IONAWR 10, 1857, [Crp. X. 


CRYNODEB O DDYSGEIDIAETH Y LLYWYDD EZRA 
T. BENSON, YN NEUADD Y SAINT, ABERTAWY, 
TACHWEDD, 11, 1866. 

\_A goýnodwyd gan Wiüiam Lewis } 

Gida eich Bylw caredig, frodyr a chwiorydd, gwnaf ychydig 
sylwadau, ac, dì wn yn amgen naçr y cymmeraf destun î ddeeh- 
reu, yr hwn a fydd yn eiriau o ddoethineb i’r Saint, ac i bawb 
eraill a ewyllysiant wrando . 

I styriaf yr egyr faes eang q fy mlaen. Saint, edrychweh 
ytna, a rheddwch eich sylw j mi tra y llefarwyf. Pe byddech 
chwi wedi dilyn- cyhyd ag ydwyf fi wedi dilyn ar bregethu, 
withau hefyd a ddymunech gael sylw. Nid wyf yn dysgwyl, 
wrth gwrs, y gallaf reoli cymmaint ar sylw eraill a ddichon fod 
yn bresennol. Wel, yn nadguddiadau Iesu Grist, trefn yw cyf* 
raith gyntaf y nefoedd, âc heb drefn, annichonadwy ydyw i ad* 
oiladn y gynnulleidfa hon. 

t Daethom yma gyda yr amcan o addoli Duw: yr ydwyffi wedi 
yfod i lefaru wrthych yn enw yr Arglwydd, ac nid yn fy enw 
1 J * ian ’ nac y n ÍY n gallu i fy hun, nac i lefaru wrthych eiriau 
° .. ; 0et ^' ne ^ 0 eidio fy hun, ond y cyfryw ag ydwyí wedi 
cae profiad o u gwirionedd a’u hangenrheidrwydd, a’r eyfry w a 
ymuna yr Arglwydd ddadguddio i’w bobl — am y rhai hyn y 
aymunwyf lefaru heno. 

1 


P«)3 l$c. 


2 


UL>UOU.\ Sîlog, 


Teimi'.ryf yn ddiolchgar atn gael iÿ mawr lendithjo a’m 
breintio mewn cael sefyll o’ch biaen y prydnawn liwn. Yr wyf 
wedi teithio tua wyth tnil o filitiroedd [yri meddwl ar .ei geoad- 
iaeth breseunol] er pregeíhu i'r bobl iiyn, ae wedi rneddu calou 
weddigar, a gweddio ar hyd yr holl ífordd. Cyn i mi ymaiaci, 
cyssegraîs yr oll a feddwn i’r Arglwydd. Teimiais nad oeddwa 
ond goruchwyliwr drosto. Nid myfi a’i cynnyrcliodd nac' a’i 
creodd ; eithr bendith ydoedd a osododd Duw yn fy nwylaw. 
Ni wnaethym hyu yn ol dull sectariad— nii a’i cyflwynaisi 
ddwylaw gweisiou Duw, canys nid oedd Efe ei hun yuo yn 
bersonol. 

Ein cenadiaeth yw, i ddweyd wrth y genedlaeth lrou ejn bod 
yn ymwneyd à gwaith yr Arglwydd yn y dyddiau diweddaí. 
‘\vma y genadiaeth ag oedd yr angel, a welodd Ioau, i ddwyn 
yri y dyddiau diweddaf. Pan yr oedd loan yn ugweledigaethau 
yr FíoliàÜuog ar Ynys Patmos, gwclodd fod angel i ehédeg y» 
nghánol y nef, a’r'eíengyi dragywyddol ganddo, i bregethuir 
rhai sydd yn trigo ar y ddaear. Yr oedd i waeddi â llais uclieì 
anr i’r bobl ofni üuw— i’w addoli Iit', uid i addoli aur nac ariau, 
n wyfau na thaolau, nac unpeth o’r fath, ond i’w addoli Ef a 
wnacth y ncfoed i, y ddaear, y moroedd, a’r flfynnonau dyfroedd, 
a r oll ag y sydd. Gwyddam mai Duw a ddygodd bob peth a 
fddola. 

Nid oc-s a íwytawn, a yfwn, a fẃynhawn, neu a feddwn, 
ar na wnaethwyd 'ac a roddwyd i ni gan yr Arglwydd. Oni 
ddylem ni, gan hyny, ufyddhau idda Ef a'i addoli ? Oni ddyl- 
em dderbyn ei Bropliwyd pan ei danfona? A ydyw byuy yn 
caeí ei wneutimr ? Nacyd'yw. Paíiam? 0 herwydd y mae, 
tel y dywed y prophwyd, tywyllwch wedi cuddio y ddaear, a’r 
fagddu feddyliau y b'obí. Am hyny, ínêlldith a ysodd y tir, 
ar rhai sydd-yn trigo ytiddo a atrÄeilhiwyd; am hyny pres- 
wylwyr y tir a losgwyd, ac ychydig ddynìon a adawyd. Yr 
oédd Esaiah yn Brophwyd mawr. Cyfeiriodd yr lesu yn ẃnl 
ato, at Ezekiet, a’r holl hen brophwydr ereill, a chefnogodd eu 
dy wediadau Pan ymddyddanai yr Iuddewon ag eí, deallai eu 
rn ftddynau, a cnyfeiriai hwynt at yr ysgrythyraa a’r prophwydi, 
gau eu cyrnhell ÍV ctiw.ilio, o herwydd eu bod yn tystio am 
uano Iri. ac os credent hwynt, y credent ynddo yntau liefyd. 
.\r oeddefc yn sicr o hyny, etto ymddygai y bobi y pryd Lwnw 


■pn>fjUKN ätstcy. 


* 

îel y gvh;;infc yii awr, gwrthodent a chaindrinieiit wéisioa Duw-, 
y rhai a ddaathant i’w llesoìi a’u hachub. 

Yr ydwyf fî wedi dyfod ar genadiaetli i bregethn yr eféngyl 
t blaut dynion, ac i’w Ilesoli. Cyohwynais gyda chato’n weddr- 
gar, a pharhiiais felly yn ystod fy holi daitb, hyd heno- Yr wyf 
wedi ceisio bob amser i bregethu raeddwl ae éwyllýs yr Ar- 
glwydd iV Saiut, trwy ei Ysbryd. Pa bctii yw ei Ysbryd? 
Pwy a’i medd, a ph wy sydd hebddo? Dywed yr lesu, Godiìef- 
weh i blant byehuin ddyfod attaf fi, ac i:a waherddwch hwynt, 
cauys o’r cyfryw y inae Teyruas Nefoedd. A ddystrywdant neu 
a niweidiant hwy? A w na dyn, pan yn arweiniedig gan yr 
Ysbryd Gtón? Na wna ; efe a fydd yn ostyngedig, diniwed, a 
‘phlentynaidd ; efeadry ymàitii oddiwrth bob drwg, acadeimîa 
yn foddiawn i osod ei fywyd a’i gwbl i lawr er ceisio Teyrnas 
i)duw a’i gyfiawnder ef, ar ol yr hyn yr ychwanegir pob petii 
ìddo. 

Wel, onid yw Efengyl lesu Grist yn eglur a’syml ? Onid 
yw yr Arglwydd wedi llefaru wrth y bobl ya y dyddiaií diw - 
eddaf hyn? Oni all pob dyn a benyw a wyddant pa íodd i 
gasglu lluniaeth bywyd ac ádnabod eu cýíeiriad yu yr heolydd, 
ddeall pan Uefaro Duw ? Etto, ni chanfyddant yr efcngyl. Pa 
fodd y mae tfyn ? Dywed Paul, os cuddiëdig oedd ei efengyl ef, 
mai yn y rhai colledig y niae yn guddiedig; yn y rliai y dail- 
odd dnw y byd hwn feddyliau y rhai digred fel na tiiywynai 
iddynt lewyreh efengyl gogoniant Crist. A phaham y dallodd 
duw y byd hwn hwynt? Ohèrẃydd rnai petiiàu a duw y byd 
iiwn a geisiasant yn gyntaf o ílaen Teyrnas Dduw a’i gyfîawu- 
der ef. 

Wel, medd rhywun, onid ydych eìiwi am bethau y byd 
hwn? Ydyrn, ond ceisiwn yr efengyi — Teyrnas Dduw a’i gyf- 
îawnder Ef yn gyntaf, ae yua dysgwyiiwn gael pob peth wedi 
0i ycbwanegn i ni. Er nad ydym yn eael cymmaint o foethau 
mwynhad wrth wneuthur iiyny, etto, gwnawn hebddynt byd 
oni chaffom yn gyntaf Deyrnas Dduw a’i gyíiawnder Ef. 

Yrydych chwî yn proffesa eicli bod wedi cael yr Efengyî — 
eich bod wedi cael eieh hail èni, a’cii bod yn ddeiliaid o Deyrnae 
Rduw. Gofynaf, a ydyeli chwi yn byw yu y fatli foddfel nad 
ydych yu troseddu ar iawnderau tieb o’cli brodyr a’cli ebwior- 
-jdd, uac ar eiddo neb arall? Os ydych yn byw felly, galláf 


ÍID0OBN SEION. 


* 

.dystio wrthych na fydd yn liir cyn yr ychwanegir pob peth i 
.chwî er ail ddiwallu eich holl anghenrheidjau. 

Gweiwch nad ydwyf wedi dyfod i. brcgethu unrhyw efengyi 
ddyeithr i chwi, nac i roddi uorhyw addysg tuhwnt i’r cyfryw 
a ddýry fy mrodyr liyn i chwi. Am ba beth y cyfnewidìwn. i 
fy nghrefydd? A allwch chwi gael digon o aur yn yr hen 
Loegr, neu yn yr holl fyd i roddi j mi am fy nghrefydd? Na 
allech. Am yr oll o hono ni chyfnewidiwn y gronyn Ueiaf o’r 
hyn ydwyf wedi gnçl yn fy mhrofiad oddiar pan gofìeidiais yr 
efengyl. Os eollaf yr efengy), eollaf fy iachAwdwriaeth. A 
beth pe collwn fy iachawdwriaeth ? Collaf fy holl aur a’m 
barian hefyd. Eithr os byddaf by w i fy nghrefydd, mi a wn yr 
ychwanegir jw.b peth i mi. Yr ydwyf yn ymddiriedlawn yn 
ngeiriau yr Tesu a’r Apostolion, a men.traf fy hapgydaeu 
heiddo Uwythíiu. Mae fy nghoelbren wcdi ei bwrw gyda y 
bobl hyu, a’m tynghed wedi ei gylymu wrth eu heiddo hwy. 
Yy wyf yn nwyjaw fy mrodyr, gallapt fy nanfon i unrhyw lei 
neu wreuthur a mi fel y mynont. 

Meddwyf mwy llawenydd yn yr efengyl hoo nag mewp dim 
arall. Mwynliawyf mwy llawenydd wrth gael llefaru.wrthych 
chwi yr hwyr yma, nâ phe byddwn yn yniwledda y noson hon 
aryr holl foethau a allasai y dref hon ddiwalln, neu yn cael yr 
holl anrhydedd a allasai roddi i mi. Pan elai hyny lieibio 
byddai ddarfod am dano, megys bwrlwm ar y dòn; eithr ar ol 
cyflwyno i'r bobl air Duw yn nerth ei Ysbryd, gallaí gysgu yn 
esmwyth gyda chydwybod mor bur a’r eira, a chael breudd- 
wydion agwoledigaethau hyfryd oddiwrth yr Holialluog, a bod 
yuddedwydd a dionel. Yna, os tuhwnt i’r Uèn y’m gelwir, y 
mae genyf waith i’w wneuthur yn yr ysbrydol fyd. Beth pe 
gwnelai yr oll o’r genedlaeth hon felly ? Y fath ddedwyddolion 
fyddent. 

Ki ddaethym yma î wawdip nac i dynu lawr, iddyrysu nac 
i dywyllu meddylia.u y bobl, eithr dygwyí oleuni a bendithion 
yr EfengyL Os eyssort ydyw fy ngeiriau. â gair Duw. ac á’ch 
rlipswin chwithau, ac os cyd dystia Ysbryd y gwirionedd i chwi 
eu bod yn wir-derbyniwch hwynt, a gadewch i’r gweddifi °’ r 
byd fyned i’w fibrdd ei líuri. Os na arddelwn ein Hiachawdwr 
yn awr, ni arddela Efe nyni o flaen ei Dad. Pa beth ýw per- 
thyriasau,— gwragedd neu blant, tadau neu famau, i'w cydmaru 


riMjisŵ s'fî'ìOs. 


5 > 


ágefeiigvl leSu (îíistÝ Pun ei eofleidiuis gyntaf, gadawódd fy 
iighyfeillion ntyfi, a gadawais iunau hwythau héfyd, ac ni wel- 
ssant fi am ddöbg mlynedd wedi hyuy, pan yr oedd yn dda 
gaitddyttt gael fy tìgweled, er eu bodwedi íÿ ngaiw ar y cyntaf 
yn (föl-ddyu atu íÿned i’r gorilewin gyda y bobi, ani ba rai y 
dýẃédent yr ymddarfyddent. Yr oeddwn yn trigo yn Masíäa- 
ehusetscyn i mi fyned i'r Gorllèwiiii yr oedd yn daith hirfaith 
yramser hwnẃ. Toíinlwn i fyned hyd derfÿnau y ddaéar pe 
ei ofyníd, a gwsddiwu ar i ereill gael teimlo yr un modd, ond 
nid yri gyhoeddüs. Yr ydwyf wédi bòd yn weddigar böb ani- 
sfcr o’m mebyd ; yr ÿdwyf yn gweddio yn ostyngedig ar fy 
Nuw yn ddyddiol— dyiia ÿ ffordd i gael dâdguddiadau a h'édd- 
wch— dyria fèi y gwnaeth Danièt, hyd oni allai ddehöngti' 
breuddwydion. Ei doethiiieh ef oedd tuhwnt i eiddo y brenin, 
a doethion Babilön. Derbyniodd éfe frèuddwydioii, gweledig- 
aetliau, dadgttddiadau, a doethiheb òddiwrth Dduw y Nefoedd 
írwy ei ddiwydrwydd a’i ostyngeiddrwydd- trwy ymprydto, • 
gwéddiö, a byw ci grefydd. Onid ydych chwi yn meddwl ei : 
í’ód yn cadw y Gair o 'Ddoethineb? Meddyliwn i ei fod. ac, os ' 
oeddyrit ganddo, iddo daflu ymaith ei bibell a’i dybaco, gwaredu 
«i fiwch suuflí, a thori éi bòtel whiskey. 

A ydyclì chwi yn tybied fod y boòl yn y gwledydd hyn yn 
myued i fyw am y deng mlynedd dyfodol fel y maent yn awr? 
Mëadÿliwn i uad ydynt. Tnedda yr ysbryd sydd ynof fl i 
rÿbuddio Saint'y Dýddiau 1 Diweddaf -i mi waeddi à llef uchel 
a diattal ariddynt fyw cu crefydd ; i wasäilaethu eu DÍuẁ yn ' 
gyf'angẅbl, a chyda cliaion anranedig, a inynegi i’r rhai na 
ciiadwàrit y geiriau o ddoethineb hyo y gwrthgiliant yn ddiau. 
i*a beth yw doethineb? I ddeall a gwcithrcdu yn iawn. Os 
iia wiiawn felly bydd rhaid i’n fyued tuag yn ol a gwrtligilio, 
ac fe ddichou y trown ac y gwrthwynebwu y gwaith liwn fel y 
gwna rhai yu awr. [Yroedd gwrthgiliwr yn areithio yn erbyn 
" Morinouiaeth” yn y dref ar y pryd.] Ond, a lwydda y fath 
fai i oresgyn y deyrnas hon? Gwyddorû nas gallant. Gwydd- 
otu fod Duw wedi galw ac ordeinio Erophwyd, ac wedi cyf- 
iwyno iddo ailweddau a gallu ei deyruas ar y ddaear, y fod 
hwnw wedi ordeinio ereill, a’r rhai hyriy ereiii, &c., hyd oui 
dtierbyniasorn ninnau y gallu a’r awdurdod. Gwyddoru fod yr 
hyu a selio gweisiou Duw ar y ddaear yu cael ei selio yn y. 


6 


T.'RGORS SEiON. 


nefoedd, ac foâ yr liyn bynag a rwymont ncu a ryddhaont ar y 
ddaear yn cael ei rwynio neu ei ryddhau yn y nefoedd. Y mae 
Dow a lluoedd y nef gyda y gwaith hwn— Efe a ! i pîa, nid nyni. 
Nid gwiw, ynte, i ddyn godi ei fraicli egwnn yn erbyn yr IíoU- 
ailuog. Dywedaf wrthyeii ei fod yn cloddio nje.wn rhycli lie 
mae pytato yn anami, ac fe gìoddia yn fuán lle nad oes un. 
Efe a wywa ymaitb, ae a sudda i’r ddaear, ac a goll ei ddytan- 
waá byd y nod gy.da ei gydjillion ei hun. Cabl-draethont, 
argrafTont, areithiont, a gwneiont a lynont hyd oni elont i 
utíern, nid gweil fyddaht, canys y mae Kuw gyda y bobl lijtu, 
ae Kfeafydd ohyd imfyd, cyhyd ag y gwnelont yn iawn, ac 
ni cha unpoth lwyddo i’w licrbyn. Gwn hyny, ac ni fyddwu 
yn Fortnoniad oni hai fy mod yn gwybod fod Mormoniaeth yu 
wirionedd. 

• Rhaid i tni ei chymmysg i chwi heno, a dweyd gair wrtii ein 
Qyfeiilion._ Llefarais yn fwy neillduol wrth y Saint beíhau a’cli 
gweddant chwithatí os gwnewcii hwyot. 

Ni ofynwn amgen oddiwrthycb na ofyna yr Apostol cyntefig, 
Gofynwn i cbwi.edifftrhau am eicli pechodau, i gymmeryd eich 
hedyddìo er maddeuant am danynt, ac i ddyfod i mewn 
deyrnas Ddaw gyda chalonau cywir i’w wasanueíhu Ef. Tyst- 
iwn tod allweddau, bendithion, a galla y deyrnas wedì cacl ca 
eyflwyno i blant dynion — i’r bobl hyn. fel, mai betli bynag a 
rwymont neu a ryddhaout ar y ddaear. ei fod yn cael bod feliy 
yn y nefoedd. Anrbydeddwn a chyflawnwn hoìl ordinhadau. 
oíengyl Iesu Grist.. Gofynwn i bob eyiiion a benywod i greda 
en Beiblau eu hunain, y rbai sydd ganddynt yn eu tai er yt 
cynnifer o flynyddau. ac os credant liwynt, y byddant yn For 
moniaid, neu os na fyddant yn .Formoniaid, rliaid íddynt wadu 
eu Leibìíui. Dywedwn, os credwcli eicb Beiblau— -credu yn 


Mub Duw, edifarliau am eich pechodau, a chymtneryd eicii 
bedyddio, derbynìwch ddawn yr Ysbryd Glân, yr hwn a egyr 
eich deaìltwriaeth, tel y gallocii weied a.chanfod a gwybod 
chosoch eich hunain fod Mormoniaeth yn wirionedd, os yu 
gywir a didwyll y deuweh, neu ni fycld gweinyddind yr crdin- 
Iiadau yn fwy llesiol i eliwi na IJudw gweiityn. 

Dywedwch ein bod ni. Saint y Dyddiau Diwcddaf, yn dra 
seiog. Ydyra, yr ydym yn selog iawn. Dywed lien wir ddiareln 

Byddweji stcr ejçh hod yn i»v»n, yna yn mlaen a çliwi.”. Onfl 


tlT)GOÍ(K SEîON 


7 


Y (| r aftertli fawr gan bobl, unwaitîi yr ymuniawnont, ydyw i 
barbau felly. 

Frodyr a cbwiorydd. pa fodd y ga'lwn barliau yn iawn? 
Rhoddaf yr allwedd air i çhwi. Hysbys i ebwi fod dau alìu 
gwrthwynebol i’vr giíydd yn amryson bob amser a eirwi, ac yn 
eich tueddu at ryw feddyiiau a gweithredoedd. Os cariadlawn 
y teimlad a ysbrydolir ynocii tuagat unrhy w fód, dwyfol briod- 
oledd ydyw yn sicr — pob tueddiad i lesoli bód neu wneuthur 
unrhyw ddaioni sydd briodoledd ddwyfoh Pan yn teimlo felly, 
ac yn de.”Il pa betli sydd dda. paham nad awn yn union iV 
wneuthur? Y tuedda yr Ysbryd daionus chwi mor gyfíym neu 
yn gyflymach nag a aiiech weithredu sydd sicr. Pe byny 
wnelcm. nid gror.yn o’r ysbryd gwrthwyneboi breswyliai ynom 
— nid mwy y pechcm neu yr ysgogem at bechod, tra j-n bollol 

0 dan ddylanwad Ysbryd Duw, nag y gwneìai yr angylion neu 
Duw ei liun, a byddem yr un mor berfîaith yn ein cylch. Dy- 
wed yr Iesu wrth ei ddyscyblion, “ Byddwch chwi, gan hyny, 
yn berfFaith. fel y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn 
berffaith.” Ni ofynai gymmaint oddiwrthynt hwy ag oddiwrth 
angylion, eithr yn oi eu dealltwriaeth, eu profiad, a’u gallu — i 
fod yn berffaith yn eu cyleb hwy. Felly y dywedaf innau 
wrth y Saint,— Byddwch berflfaitb. Pa fodd, metldwch, y gall- 
wn fod yn berffaith? Wrth fyw eich crefydd ; eanys y mae 
liono yn berffaith. A oedd, a oes, neu a. fydd ynof unrhyw 
aramheuaeth yn ngylch y greíydd neu yr efengyl a gofleidiais? 
Ddim gronyn. Cynnyddwyf ae ymweUhawyf o ddydd i ddjdd 
ac o wj r thnos i wythnos, oddeutu mor gyflyrn ag y dymunwyf 
ac y ceisiwyf. Egwyddor gynnyddol yw Mormoniaeth. A 
fwriada rhai o honoch chwi, Saint, barbau am y deng mlynedd 
dpfodol j’n yr un dull ag y treiliasoch y rhai mynedol ? Na 
nid ydwyf yn meddwl y gwnewch. Os na chynnyddwch, yn 

01 yr ewçh yn ddiau, a sefyll y caniyniadau. Cofiwçh ynte y 
geiriau o ddoethineb. 

Y Gair o Ddoethineb— pa betb ydyw? Byw yn ol y goleuni 
a’r wybodaeth a fedd wch, ac wrtb wneuthur felly. ccir cydẁj’öod 
ddidramgwydd tuag at Dduw a dynion, ac nid heb hyny. Pa 
ham na chredwn y gallwn wneuthur felly, a’i gyflawni ? Pa 
beth ddiffygiwn? Ymddiried yn Nuw. Dywed yr Iesu pe na 
iyddai ond dau neu dri yn nghyd yn ei enw yn gofyn am yr 


s 


0ÚGORN SEION. 


hyn a anghenont na fyddai iddo ei attal rhagddynt. Mae amonr 
eisieu cael y tfydd hon, a’i chanlyn a’i pherffeithio à’n gweith- 
redoedd. A eilir gwneyd hyn? öellir, ddiin oud i ni oíala 
gwneutlmr y peth cyntaf fyddo o’n blaen bob dýdd, a pheidio 
hidiopa beth fyddo yn dyfod drannoe'th. 'Nid ydwýf yn gbfyn 
i Dduw pa beth sydd genyf i wneuthur yn yr wythnos nesâf, 
ond ceisiwyf weithio allan fy iachaẃdwriaeth' bresennol— yr 
hyn sydd genyf i wneuthur héddyw. Cyn i mi ddýfod yma 
heuo, ni weddiais gyferbyn ag y for_, , ond dywedais', " 0, Ar- 
glwydd/dyro i mi ddoethineb a nerth heno i ddadguddio ‘dy 
feddwl a’th ewyllys di i’r bobl hyn.” Os gwnàf yn dda heddyw, 
byddaf alluocach i wneuthur yn well y fory, ac felly yr ym- 
wellhaf ae y cynnyddaf. Pa wiw i ni geisio gwella y mynèdòl 

nis gállwn ad-alw y ddoe. 'Ymddi wygiwn; nid oes achos i 
ni ddilyn yr un hen lwybr o hyd. Gwýddoch fod phbl ýn fwy 
hyddysg yn awr nag oeddynt gynt. Yn yr’ hen amser, pan 
anfonent y crwt i’r felin a bwshel o wenith, gosódent gareg ya 
y pen arall i r eŵd i wrth-bwyso y gwenith : maent óddiar 
hyny wedi dysgu yn well — i ranu y gweinith i ddau penyèŵd- 
Dyma ydyw diwygiad a gwëlliant. Os 'gwnawn ninnau ein 
dyledswydd, ymwellhawn a chynnyddwn hinnau hèfyd, os na 
wnawn, awn tuag yn ol. 

Dywedais fod arnom ddiffyg ffydd ac ymddiriêd yn Ntiw. 
Dywéd Efe mai ei fusnes Ef ydyw rhagluniaethru i*w Saint. 
Yr ydwyf wedi aml ofy.n y gòfyniadau a chael yr atèbion can- 
lynol ‘ Pa bryd y bwriadwch ehwi, frawd, neu ehwaer. fyned 

tuar Dyffryu?” “ Nid ydwyf fl yn gwýbòd.” “ A ýdych chvrí 
yn dysgwýl aros fel yr ydych am‘ bump neu ddeng mlyuèdd 
etto?” “Wel. nid oes un argoelion gwfell o’m'blaen.” 

Er hyny dywed yr Arglwýdd mai ei fusnes Ef ydyw rhäglun- 
ìaet u ar gyfer ei Sàint. Byddai yn beth dyeithr iawn íddo 
beidio meddwl am danynt hwỳ fel y gwnaèth am Eoses a phlant 
srael. I regethodd Moses wrthynt, a galwodd hwynt àllan; ae, 
w eu bod^yn gaethion a thylodion, erfedasant a gosódasailt eu 
y ynlSuwi dyneru calonau eu cymýdogion i’w cynnortbwyo 
1 fyned aUan, a thrwy eu ffydd y croesasant ý Môr Còeh. Onid 
ýdym m yn addöü yr un Duw Hollalluog ac anghýfnewidiól? 
Um ufyddhasom ni i’r un Efengyl nerthòl? Oni allwn hi feddu 
yr uu ydd rymus, ac oni chyimyrchai hi yr ua caniyniádau yn 


uwjoii'î* saiuis. 




awr agy gwnaeth g'ynt? Grẅntìlai ya aicf. Pa t’udd y oewch 
ehwi lii? 'Ẃrth fy w eieh crefydd. 

Gofynafichwi etto, á ỳdyuh ciiwí yn cadw y geiriau o ddoeth- 
inëb? A ydyeh cbwi yn ddöeth? Dyẁéd ýf lesu, býddwch 
gyfrwys megys seirph, a diuiwed megys colbinenod. A ydyoh 
chwi yn ddiniwed at, ac yn lioffus o Ldaut dyuion? Caniatewch 
i ini òfyn i ehwi benäu teuluoedd, a ydýcli chwî yn byw eicii 
creíydd? Ilonwch fod ò'r dbsparth goreu o bobl a ellir g uei. 
ûangoswch i mi unrhy w bobl mewn unriiy w le ag ydynt yn 
uabi ag egwyddoriou gwirionedd a santeiddrwydd, a chwi a 
ddangoswch î’ormoniaid'. Os. ymddarosty ngwch i arferiadau 
gwabl y ’cenèdloedd ewch lawr lle yr ânt hwythau, ac ya te 
hefyd. Y mae arnom eisieu byw ein créfydd a dangos eia eyt'- 
iawnder— ein gweithredoedd da a inawreddog o flaen dynioa 
Mae y sectâtiaid wédi gweddio a cliwyn-leisio digbn am lawer- 
9 ganrifoedd, eíthr dỳlem «i feddu rhywbeth gwell, mae arnom 
m eisieù byŵ yn ostyngëdig, gweddigar, gwyliadwrus, a diwyd; 

(T’u) barìiau.) 

ÜDGOltN SEION. 

' w k tr 


Setín p £<ünt> 



DYDD SADWIiN, IONAWfi 10, 1857. 


TaÁETHôDAC.— Mae ý trydýdd traetbaẁd— ‘'Bëdydd Dwfr” 
'arfod ýn barod. Os ’bydd i’r Cynnadleddau ag ydyht het) • 
anfonyma yr un ddimeu o arian traethodau etto, aT lleill ag 
ydýnt'ddiöibnd ŵedi anfòn rhan o honýnt, weithredu ýn ol yr 
anuioda'u a gynnygiwyd, galluogir ni i fyned a’r gwaith rhag 
ei tlíten. Wtth öfỳn î’r Saint um wneútiiur ymdrech i rybuddi® 
ein Cyd-getíéd), ni fu yr awdwr na’r cýhbeddydd yn olo gýd- 
.'nidrechu a chyd aberthu, os aberthu hefyd, trwy wncuthur y 
traethodau mor rhâd ag y gellid, fel 'y dîlÿnai bendith Duw eiu 
uafur, am ddẃeyd o hotìynt (lèuwch au nid ewch. 

Dealier nád yw arian y “Priodas a Moéaau’.’ yii gynrẅyseda- 
i8 yn rhai y traethodau. 


.10 


TTn«oni>' stîtoh. 


Dymanenf! í’r I’rif ddosparthwyr ag ydynt wcöi anfon eyfrif 
o'r traothodau sydii ar laẅ jjanddynt hwÿ, anfon eyfrif etto o’r 
rhai sydd. ar law yn eu Cangenau. a’r rhaì nad ydynt weáí 
aafon unrhyw gyfrif, anion cyfrif or oìl gyda eu gilydd. Aa- 
fone'i y hrawd E. D. M. enwau y se.reral rìiffercnt sorts *ydd ar 
ìaw ganddo. 

Trwy gaci gwybodaeth yn fuan deallwn pa draethodau sydd 
aiîan o brint, a pha. rai alíwn gyhoeddi. 

Meddÿliwn nad doetb yw i frodyr Sir Aberteifl gadwyr 
‘ - Amddiffyuiad'’ ar law, ond ei wasgaru yn y eyicboedd byny 
o’r Sir a’i anghena. Dichon y dad-ddyrysai lawer tneddtrl 
gónést ; ac, o’r ochr arall, geill fod yn crbyn y rhai y mae yi 
ddyledswydd arnynt ei ddosparthu. 

Ceoiîu c. — ITìs y cîoriau Seisnig o’r “True Repentanee” ya 
mtaen yw dau swUf y cant. Dysgwyliwn lawn dá' am danynt 
rruir fuan ag y gellir ar ol eu derbyn, gydag arian y traethodas. 
II yderwn fod y personan a enwir arnynt o gymmeriad teilwn; 
o r grpfydd a brofFesant : rnae hyn o bwys. 

1 MPumAicTU. — (OV “ Star."') — Ni enfyn y Swyddfa lwn un 
rbyw ymfodwyr Drysorfa Ymfudol Barhar.s i Utab, yn ystfid 
y flẃyddyn 1867 . I<o ddefnyddir yr iioll symiau a eill y Cwni- 
p fM .ni erchi i dalu y dyîedion a dynwyd, wrtb anfon allan dros 
ddwy fil o eneidiau. yn y fiw-yddyn 1856. Cofied y Saint aa 
eihr anfon dwy fi.I o bersonau i Utah heb wnenthur traui o tua 
dennnw mil o bunnau. Mae’n dehyg y cymmeryn agosddwy 
'fiyneiid o’r amser prcsennol, cyn y bydd Cwrnpeini y Prysorfa 
Y. JJarhaus v e.ii talu y dyledion a dynwyd yn ngwaith.y 

■ tymmor diweddaf. 

Yr oedd ainrai berson.au y llynedd a dalasant i’r Drysorfa Y- 
Barbaus £5 yr un, ar yr anitnod yr ymfudid bwyntyn 185". 

■ I -T"'g genyni ein bod dan yr anghenrbeidrwydd o ddweydwrtb 
bawb o’r cyíraî, na ciianiatâ eîn sefÿUfa ariunol eu liymíudiad 
3' tynunor dyfodol. Os dymuna neb o’r personau ad-gymnicryd 
iui taliçdau, y maent at eu rhyddid, unrliyw amser. i wnt'uthur 
■ rìiìy ; eitbr cs gallant adaei iddyut aros y n y Swyddfa flwyddyn 
.peu ddwy yn ychwaneg. dyry f'awr gymmwynas: a c.luisit eu 
eoflo gyda y cyntaf a nnfonir nesaf gyda y Drysorfy. 


\1W, OTìN SEIOM. 


n 


Mae Llywydd Cwnipeini y D. Y. E. wedi anfon ì n: enwan 
rhai o'r Saint a ofyria iddynt gael eu mudo pan y Drysorfa yn 
ystod y íiwyddj-n ddyfodol. Anfonasoni iythyron yn hysbysu 
y personau hyny o ofyniad y Llywydíi, gan obeithio, ar y pryd 
yt hyajẅrsasom liwynt. y byddem alluog iV hanfon: cithr gor- 
fodir ni yn awr i ddu’oyd wrth bawh a dderbyniasant y fatli 
ìythyron, nafydd gan y Cv.-oipeini fodd i'w hanfon yn 18^7. 

Mewn perthynas i'r pwnc yma, rboddwn y dyfyniad eanlynnì 
o lytliyr atorn ni gan y Llywyrid Brigiiam Young, yn ddyild- 
iedig, I)inas Ll. JI. Mawr, Awst 30, 1.830. 

“Mewn pertìiynas i’r Ymfndiad gyda chwn’.poini y IX Y. B. 
y flwyddyn ddyfodol. dymunwn ddweyd wrthych, am beidio ,à 
hentliyca arian i gynnorthwyo yn yr Ymfudiad, a tliyra arnoni 
ni, fel y bu yr arferiad cyn hyn, gyda’r golygiad y eaífonì 
nrian oddiwrth ddyledion y pcrsonau a ddygid trosodd. nea 
mown unrhyw fodd oridiwrth ddyledion djledus i'r Drysoría-, 
eanys y mae yn amnhosibl i ni godi dim arian o'r fath betì»? a? 
y niae gwcithrediadau y Cwmpeini wetli trculio pob petli i«r lu* 
moddion defnyddiadwy, am y ddwy flynçdd ddjweddaf, n nlwn 
ni erchi yn mhob rhan. 

“Ni allwn sefyll y sugniad parhans yma yn iiwy, hẃ ari- 
àaliadau oddiwrth y rliai dyledus i'r Drysorfa, Oorfodir rii, gae 
hyny, o anghenrhaid i weithredu yn hoilol oddifewn i eiddo y 
Cwmpeini Drysorfa. Y. Barhaus, yn Ile benthyca. ac yna ad- 
àals allan o arian y degwm, fei ein goríodwyd i wneutliur o 
dan yrarferiad presennol. Y stoclc a’r wageni ydynt ein ÌHinig 
foddion odiiiwrth y Drysorfa. ar y pen ynia i'r daith. oddieitbr 
çyfraniad yn awr ac eilwaith. Y g.tunf diweddaf, trepgodd n 
?tock, ac y mae yn wybodus i ohwi fod wageni yn ddielw yn y 
farclinad hon. 

"Gwir deinilem i gynnorîliwyo y Saint tlodion i ddyforl 
adref i Seion, tt nreddyliwn ein bod wedi profi liyny trwy ejn 
gwaith; ond nid yw yr ddocthineb i lioiiol tidael pob jretli 
arall a berthyna i adeiladiad Teyrnas Dduw. wrth gasgíú y 
flodion, yr hyn nid yw ond un gangen o byny.’' 

‘ Hysbys i chwi fod y peiriant gwlân wcdi bod yn gorwçdd 
niewn ystor-dai yn St. Lotiis, arn flynyddau, ac yr ydym wcdi 
cael ta)u ystôr-.dretli. yn cyriiaedd i fìloedd o drioien. Ejn 
riymuniad yw i’r peirianwaitii yniapaci oi giudo yn groc-s i'r 


iíDuorn siäiow-: 


T2 

l’iàias, gàn fòd ei'eisiéu yn awr yn.y Diriogaéth hon i ddÿfe 
iou gwueuthíirawl. 

“ Dymuuwn hefyii woeutiiur yr oil a alîòm ar y Deml, 
Üwyddýri arall, gan tm wnaethoni ddim arni yn hon; a rhaid i 
ni gael diwälliadau. i gynnòrtiîwyo' y gwaith iiẃn. Pénder- 
fÿnwn féitlírin eiu husnes Eglwysig cyffredinol áru ennyd." 

Wrth y Salnt a twriadant fyned trwodd i ÍJtali ar eil cóstca 
hunuin, dýwedwn y gellir erchi gweddeuau trwyern ni, y rhai 
ddiwellir yn y cychẃynfau i’r píains; gan ein goruchwyliwr, 
Meddyliwn y tala £55 y gost o un wagen — n tẅau, íeuau, a 
ohadwynauỳ pedwar ỳch, ac un fuwch— ẁáÛítì ddwy. Èhaid 
i r rhai a ddÿmunant i • iii eu herchi iddýnt ein hysbysu ÿs 
ddioed,.ac anfoa ýr hýn sydd eisieu fel y fcrosglwyddoin ýr u»- 
vhyw- gyda ein gorucliwýliwr. Býdd y laf o Cliwefiror tiior 
ddiwcddar ag y galiwn ddcrbýuòdichìòri am y tymtnòr hwa. 

Wrth bäwb a ewyllysìant. fýned 'trwyòdd i Utah ar ëucost 
òu hunàin, gyda yr osgòrdd lhiẅ-geirt, dywóäwn, ùa dderbý». 
iwn oddiẃirtliynt ònd' digou o ariàu ì'ẃ mhudo i’r Taiabtliiau. 
Yn y pbrthladd tiriadol derbynia yr Henuriad John Táylor «i 
liariau cludiad, agwiia bob trefniadau anghenrhéidibl gogyfer 
a u llüniaeth au cludiad gyda y rheiifíordd i ddinás Itíwa. Fe 
fydd, modd bynug, ýn anl'ebgurol anghenrheidiol, os bwriad- 
wch groesi y plaìns, i gael llaw-geìrt, gweddëüau, ẅageùi- 
Huniàeth, da, cidioiiau, llriniaeth, pabellan, &c., mewu pàböà 
rwydd yn ninas Iowu.-íel na fydd rhwýstr atn uu dìwmoì 
am un dím. I gytlawni liyny gellwch érchi yr hoil bethau 
uchod t’rwyom ni, a gallaut'gael cu. diwailu, yn y cyÖhẃýu-le 
i r pläins, gan ein goruchwyliwr ni. Nis gwýddom gywirgbst 
yr holi bethau liýii; oini lúeddyliwn y gwlia £3 y pén, i baẃb 
dros Üwydd oed, ddiwallu y trwsiad allan o’r lle y gaíiewch ý 
rheiltlbrdd, ýn ninas lowu. Pe dygwydtlai, niodd bynag, fod' 
yn rliy brin, gallech wnentlmr i íyny y gweddill i’r gorùcb- 
wyliẃr nr cicli cyrhaeddiad i’r cýchwÿn-ian. I’e gormod fýddai 
getlìd dychwclyd y gwcddill i cltwi yn yr un man*. 

Dylai pawb, gan liyuy, a fwriadant fyiied yn 'y dull ytna, 
anion in Swyddfani £l y pen, fel y blaen-dàl arferol i sicrhau 
cludiad dros y môr; a £ 3 y pen yn yeliwanegol, i gael eutróä-, 
glwyddo gau eiu gòrücliwyliwr i SicHlau tsicli trwSiád aflan, ar, 
uuu yn agos i ddccbreu y plains, Ni ddcrbynir blàeu-dàliadau 


'ÜDSORN SEIOS. ]3 

'ì ymfudwyr. a fwriadant fyned trwyodd i Utah y tymhor hwy. 
yn ddiweddarach na’r laf o Chwefror. 

Y gost debygol i rai oedranus, o’r porttiladdoedd tiriadol.i 
Dd|nas Iowa, gan gynnwys y iluniaeth anghenrheidi.o! fydd lieb 
tod ;n mhclí o £2 10$; dichon y bydd ychydig sylttau yn rhat- 
ach. Hyderwn na fydd pris y môr gludiad yn fwy nag oedd y 
llynedd. 

Bwriedir caelyr ymfudíaeth y tymhor !t wn i adael y frontiers 
yn mis Mai ac i gyrhaedc) Utah yn Gorphenaf Oyry hyny i'r 
Saint amryw flsoedd ar ol eu cyrliaeddiad i ddarparu droe y 
gauaf. .... 

Edryched Bugeiliaid, a Llywyddion Cynnadleddau, a Chang- 
enagfod.y Saint yn ca,ejl eu holjol gyfarwyddo mewn pertliynas 
i’w hyrafudiad, fel y cyflawner poty peth yn ei atnser a idymhor; 
arbeda hyn annhrefn “ sydd yn dwyn haint.” 

Gofynir i bawb a fwria.dant ymfudo j Utah y tymhor hwn ag 
sydd a symiau ganddynt yn y Swyd.dfa hon, a’r rhaj nad ydynt 
wedi ein hysbysu.o’u bwriadnu, i wneutiiur hyny cyn, neu erbyu 
y laf o Chwetror nesafj.neu fe ddichon y siornir hwynt. 


Stlwer,— Diolchtwn yn fawr i’r sawl a aníonodd wybodaetb 
i ni ynghylch y rhaâ ymfudodd lieb yn wybod i ni wedi diwedd 
gomchwyliaeth y brawd.Jones. Os oes rhywun felly o’r enw 
Ruth Bees neu rywrai eraill wedi ymfudo o Gynnadledd Sir 
lynwy neu rhiyw Gynnadledd arall, diolehwn i’w Llywydd os 
enfyn efe y manylion yma. A chyda llaw dywedwn y dys- 
gwyliwn i enwau a blaen daloedd pawb ymfudwyr Cymreig 
ddyfod trwy y Swyddfa hon o hyn allan. 

Cyrhaedimadaü. — Mae y brodyr Wüliara Miller a James 
Taylor wedi cyrhaedd yma er’s amser, ac wedi dechreu o ddifrìf 
ar en goruchwylion pwysig. Meddant ein bymddiried mwyaf 
leltadau yn Israel,_rlioddion gwerthfawr ein Iôr i’w Saint, am 
ha r«i y dymunwn i’r Saint ddiolch i Dduw am y fraint o’u 
cael yn lle y fíyddlon frodyr sydd ar ein gadael. Y maent yn 
hiesennol ar daith trwy Brycheiniog a Mynwy. 

hid yw y brodyr Henry Harries a Samuel BoskeIly wedi 
tjrhaedd, ond dysgwyliwn hwynt yn ddyddiol. 


■-* •jilfjolíí't SBIOSÍ. 

Y FLifruDY’i NiiŵYm». — Blwyùdyu fytti goladwy yn «nhíîtS 
hyuodioii ii wy.ìdi yi- OruchwylUeth twŷiif a diweddafhun argoeliì 
Ì9A7 fed. í*i*y ttll dd'feyd pj beth a ddygwydd ynddj ? P»y, 
nel)iaiv gyvylyvyr tyrau Seion, a wulaut lu dinystrtól y faìì vn 
tìylod i l«Ii dyn fùl gwelít y maes, ao a rag ry bud.diant y bobl ? 
Pivy tîẃhtäw PropHwyd a (Jweledytiíl inawr ein hoes, er js tiẅiù 
miynejd yn ol, ar atnser mor auheby.ito), a ragwelai ao a ragddy- 
wedai am doriad >r Ündeb mawr Aiutíiioanaidd — oyíbdiad caetli- 
iou uiiìwh gwrtiiryíel yu erbya eu raheistri, a tbywaUtiad ihyíel 
biin ur h«M gd’nedioedd daear ? Nèb. Yu awr pa belh gyboeiUa 
uewyddiadumn ein ilydd sydd bwysicacli nag amryson Gugledd a 
£>eau yr .4inẁìu> Toriad bygythiol yr Uudob — rhuddiad gwjn- 
eb-lâs dir Sansas gan waeil dwy-blaid yr tiu gaaedl — g"’ŷr j 
!>eau,a gwýr Gogít'dd yr Amerio? Fa. 1 beth arall P Ymgyn- 
uemad teyruasoedd nertholaf byd â’u gilydd — Persia u Lluegr jli 
peudürirnu cwrdd eu gilydd, a gwrth-daraw ar ddanuedug fjn- 
yddau creiglyd llerat, i orehudtlio cyílafanau erchyil glauau y 
Danubo, Siüope, Alma, Inkermann, Balacláva, a Sehastopol à 
saith liyllaeh golygíeydd gwaedlyd, uiegys y gorchuddia gochlea 
wyneb buul ; tra arthes faleisus Rwsia tu cefn i'r bei'tb yu 
gwylitìd ei mhantais i ytnddiaí ar y llew Brytanaidd j>an yn ei 
ílinder a’i w endid. Y cawr i’rwsaidd sydd ar unergyd am sefytliii 
tyngbed Switéeríáhd egŵau. tm mae Flraìnö yn barod i neidio i’r 
y mladdfa o blaid yr óiaf, er ei pliarch i’r biaeoaf. 

Gwleddoedd moethas i archwaeth lygredig a chyllan afian 
plant y butain yw hanesion arswydua lladradiadau peu heol, tof- 
iad tai, aml dreisiadau, hyll iofruddiaethau, a dihouyddiadau eu 
gilydd ; ond nid mor llasus y crochanaid heb yriddo r w ydaitl 
sechiedig o gyuddrwg cabldraethau u elljd cu gwau yn y Ö' au 
uifcrnol, u waitii y cyiiogedig ‘ beirch’ a ‘ gol's,’ am ddilyuwyí 
dioiwed yr Oeu. 

O, Uabilöu ! Babilon j mae cri y weddw a r amddifftd, y tlawd 
a r gor mesedig-, a gwsedd nuloedd eneidiau duwioi ferthyron laa 
yr alior ar gael eu hateb,ac atnser dy gwymp sydd wrth y drws ! 

Snint yr Arglwydd, dywedwch Amëb, a “ deuwch allau o li»tî' 
hi fýddo eich huchal floedd ar eneidiau gonest acu y flwyddwi 
hun etto. 

Cydnebydd eich gostyngedig udganydd aumhrofiadol ei anfci- 
rusrwydd i gyflawni swydd mor anrhydtìddus ac uchel, y« e»* 8 ' 1 ' 


igjpaH gofia asu ei ragíiaeuuyr teilwug. DiiîUsha i'r hioiivi 
Thomas Harris, Dewi tílled, William í.ewis, .y beirild, a'i dder- 
bynwyr hael ac hawddgar, aio uu cynnorthwy egíìiol, yr hyn, y» 
nghyd a’r argoelion addawoi ara welliar.i a chy nnydd yn rahob 
rhan o’r gwaith da yn Ngliy taru-a’i calouega i wneuthur ymgaiá' 
äinflwyddyin etto, ao i udganu o gulon — 

Atn Fiwyddyu newydd dda i’r Saint, 

Eu braint xo by w yn well ; 
ü«ed hiraith caion ar boo un 
Fyn’d i’r gorllewin peil . 

Grwnued pawb i ddyfal weitiiio ’nawr 
Mas’r gwaith yn fawr yn wir,- — 

Nid neb a gadwa segur ìaw 
A druw i Seiün dir. 


CAN NOAIÍ. 

Mae'h bobl yn eyuhyrfu, 

Yn fyehain ao yn fawr, 

Rhyw lu sy’n gwrthwynebu, 
Trwy’r Gogledd diryn awiy 
líwy' haerant nad oes atigüèn 
Am Fedydd ar y daith, — 
Ileb hwnw ceisiant wynfyd 
Am dragwýddoldeb njaitii 

Ond clywcli, mae camsyniad uu 
Yn llywio pawb trwy’r lìe, 

Ni fynant hwy ddim eredu 
Yn ngeiriau Brenin ne’, 

Nae ufyddhau i’w gynghor, 
■Trwy ddo’d at fedydd dw’r, 
Lle geiiir eael ìnàddêitâní, 
Ma°’r bardd yn ddigbn siwr 

Fe reoieiddiwyd Eglwys 
Ein I)u\v y d^tjdiau iiyji, 

Yn unol á gorchymyn 
Y Gẃrfu ar y bryti; 


16 


trnootw SRIOS. 


?-ían yniHi apostolion, 

Prnpliwydi yn (idi-wad. 

A Duw . yn rhoi pwybodactii 
f'r gonost yn ein gwlad. 

Ani hyny, frodyr íTyddlon. 

Sv ’nawr yn Babel dir, 

Cyfodwnoll ein penan 
Y n hyf i ddweyd y gwir, 

A thystiolaethu’n gadarn 
Wrth bawb lle ’rym .yn byw, 

Fod Duw yn galw’i bobl 
Tu draw i’r môr i fy w. 

rnNCitrcfi. 


AMRYWÎAETHAU, &c. 

Co8tia peint Sc o ddiod y dydd, am un flwyddyn, swm a 
brynai ddau grŷs, dau i)âro hosanau, dau bâr o esgidiau. siac- 
•ced ffwstian. siaced faeh, pâr o lofirau, cap. siacced isaf wlanen, 
Uian garw, clogyn, ncisied wddf, dau bâr o sheeti cotwn, a dwy 
flanced fawr. 


Cyfisiriad— Mr. Abednego Williams, 1, Grabam Street’ 
Merthyr Tydvil 

Drrbyniadad am Lyfrac o Rii ao, 4 hyd Ion. 5. — Edward 
í>. Miles, 7s 3c ; T. Rees, £1 t T. Ätephens, £8 lu6*ei l 
Jonea, 10s ; Tliomas Jones, I5s 8c; Jphn Davies, £3 12s Cèc. 

Erro, am draethodau,— M. Vaughn, f 2 lOs; T. Stephens, 
fl; E. D. Miles, £1 I2s 9c; T. Jones, 8s 4c ; G. Roberts, 
«2s 6c ; w. Ajax, 7s ; J. Davies, 7s 6|c. 


. . cynnwysiad. 

Araelb y Uywyäd Benson 1 

í 

Cin Noah * _ 15 

Amrywiaetliau, &c „,..".*.'."***** *!'. )# 


ABERTAWY: 

AROäAFFwyd a CHYHoEDDWYD OAN DANIEL DANIEtÌ 


UDGORN SEION, 

N K ü 

^cmi \> ^aínt. 


^'Rhif. 2.] IONAWR 24, 1857. [Ctf. X. 


LLYTIIYR CADBEN D. JONES. 

(Gyday Brawd Henry Harries.') 

Fort Laramie, Medi 18, 1856. 

Aöv-’yl Frawd Daniels Tra y mae yr anifeiliaid yu pori 

a minnau yn ymbarotoi i foreufwyd, ysgrifellaf dipyn o’m hyiit 
i chwi etto, a ehan na feddaf ysgrifell nac ìnc, er’s wythnosáu, 
gwnewcheich goreu i ddeall ysgroliau y plwm hwn. X tro olaf 
yr ysgrifenais attoch oedd o gylchoedd yr Elk ílorn, ar y fan 
hono lle y cawsom ni y Stampede Jyth-gofadwy hono pan yn. 
myned i’r Dyffryn y tro o’r blaen. Er y pryd hrsf y máe 
genyf lawer i’w ddweud, pe caniataai amser. Nid hir, er hyny', 
y buoch chwi, a llawer o frodyr hoff ereill, yn enwedig gwaith 
fy Nuw sydd dan eich gofal, allan o’m cof. Yr hwn a“i bia a’í 
bendithio, ac a’i llwyddo bounydd, yw fy ngweddi o hyd, oany» 
bythol caraf eiles. 

Nid oes etto rao bythefnos er pan gj’chwynasom o Fk>r»p«eT 
»r y daitli hon, ac yr ydym eisioes dros bum cant milltir tua èi 
thorfyn, a phawb yn iach a heinyf. Gan gymaint y galẃadau 
a’r fwdau i gychwyn miloedd o Saint eraill ar hyd y daitíi 
bon, ni ehefais braidd amser î goflo mai tua’m cartrefyn Seion 
boff yr awn, ile triga’m hanwylaf. ie, fy anwyîìaid yn fy aros, 
pa .rhai a hiraethant am fy ngweled lawer gwalth er’s pedair 
%uedd a thridiau ; na, fel breuddwyd oedd i mi fy mod ar y 
î Fbis ì§a. 


ÜDGOÍSN SEIOS'. 


18 

ÉForddi gwmni hoff a duwiol frodyr, yno i gyd fwyntmn gor- 
foledd yr iechydwriaeth yn Seion. A wyddoch chwi, frawí 
Daniels, pa beth a’m dilmnodd fwyaf. ac a’m gorfodcdd i gredií 
fy mod, o ddifriff yn dychwelyd yno yit awr ? Beth meíldech 
pe gwelecli y buffalo wrth y miloed I yn prancio o amgyich i 
chwi, pe dangosai y bleiddiaid hyll eu dannedd ysgyrnigog i 
chwi o bob ochr, a’r antelopes eu cotiau gwynion — pe gwelech 
benau y mynyddoedd pell tn d r« w' i‘r plains tnawrfrydig ? 
Yna, credaf y coeliech chwithau, er mor syn, nad breuiidwyd 
yw. Wel, caf argoeiion prawfadwy bob edrycliiad yn mlacit 
mai yn mlaeno hyd,— yn mlaen y mae Seion. 

Teithiwn ni yn bur wahanol i’r cwmitioedd eraiil. Awnar 
garlam o hyd trwy bob peth a’n eyferfydd— yn aml iawn hnn- 
ner eant milltir, neu ychwaneg, mewn diwrnod, a dcg nett 
ddwsin o hyny cyn goleu-ddydd, a iiyriy neu ycbwaneg yn y 
nos. Mae yr Indiaid mor elyniactlius ar hyd y ffbrdd y daeth- 
om, fel mai braidd y meiddient aros yn y nos, rhag iddynt 
syrthio arnom. a’n lladd. Gorphwysasorn, gan mwyaf, y» 
ngoleu ddydd, lle y gwelem o bell y 8 iwl a ddeuai. Wrth wneu 
thur felly, diangasom rliag liawer perygl. 

Mae amryw gwmnioedd bychain wedi eu lladd gan y Chey 
cnnes, (Indiaid) eleni ffordd y daethom. Pan y galwasom yit 
Bort KcarDey, daeth dyn unigol ynoa deiíhíasai 50 militir ar 
draed wedi bod allan yn heln, aca’n hysbysodd fod cwmni cy- 
fan wedl eu liadd, yn mhlitli pa rhai yr oedd y Thontas Mar- 
getts hwnw a wnaeth gymaint o anmrwiohleb ynmhlitliy 
Saint yn Llundain. ac a ysgymunwyd atn hyny. Lladdwyd 
hefyd eí wraig a’i faban, a gwrthgiliwr dychweiedig arall o’r 
Dyffryn o’r enw C >wdy, a’i wraig a’i blcntyn. 

Ychydig ddyddiau cyn liyny ymosododd yr Itidiaid ar wer- 
syll A. Babbitt, ac a laddasant bob enaid ond un bachgen ien- 
ancag oedd yn Sant ffyddlon, yr Iiwn a mes i nti hanes manwl 
o r oll. Dywed i un fenyw o St Louis. ynghyd a’i baban, gaef 
eu lladd tra yn eu gwcly yn y wagen. Saethodd vr Indiaid 
bob un arall perthynol i’r cwinni, ac yspeiliasant y nwyddna 
mwyaf gwertlifawr, a deugain o ychain. Gwelais y waggeni, 
hol y peleni, a’r gwaed. Gelynion i’r Saint oedd yr hoil rhai * 
laddwyd, ond y wraig a’i baban, ac yr oedd hithan wcdi ei hẁ 
gymuno yn Saint Louis. Dygasant eí choríf ymaith, eitlif 


lÍHiORN SEION. 


Í9 


gadawsant ei diliaii isaf yno yn waedlyd a rhwygiedig. Yeli- 
ydig amser cyn hyny, ruthrasant ar y mail, yr hwn a ffedd o’u 
blaen hyd ddorau Eort Iíearney, gau daflu allan ddillad, &c., ar 
hyd y ffordd, i’w hoedi hwynt. Rliuthrodd y fyddin allan o 
Eort Eearney i’w cyfarfod ; lladdasant ddeg o honynt, a flodd 
y lleill yn flleiniach nago’r blaen. Lladdwyd cwmni arall o 
GalifTorniaid oll, ond un ; ac yn olaf, maent wedi cael Col. 
Babitt, ysgrifenydd tiriogaeth Utah, ei hun, iV ddalfa, ar ol ei 
holl yraffrost. Gwelsom yr eryrod yn bwyta ei gnawd ef a’r 
ddan oedd gydag ef. Er cymaint cynddaredd y dynion gwyllt- 
ion hyn, mae yn ffaitli werth ei chyhoeddi hyd bendraw byd, na 
niweidiwyd gynmiaint ag un o’r holl flloedd o’r Saint sydd ar 
hyd y ffordd yma, ae o bob ochr braidd i’r lladdfan. Ni ladr„- 
sant un o’u hanifeiliaid, ac ni welais u« o’r Saint a gronyn o’u 
hofn ; eithr ynghanol torf o dair mil o’u rhyfelwyr, brodyr a 
chwiorydd, a phlant hefyd, yn siriol siglo dwylaw, a liwythau 
(yr Indiaid) dan chwèrthin, yn gwaeddi Mornwn good good. w 
thcot Indian. 

Croesìad Uchaf y Platte , Medi 27 ain. 

Methais gael hwn yn barod i’r wail yn Laramie, a chaf gyfleu 
i’w anfon i chwi yn awr gyda y cwmni o genhadon sydd areu 1 
ffordd i Loegr, &c. 

Cyfarfyddais yma, (yn nghroesiad uchafy Platte) a’m brawd 
(Edward Jones) a’i wedd,- ac arosais, fel yr elem a’r peiriant 
dyrnu adref gyda ni. 

Y mae newyddion cysurlawn o’r Dyffryn yn fy ngyfarfod yn 
ddyddiol. Pawb o’m heiddo yn iaeli, a’r eiddych chwithau 
hefyd. 

Mae y cwmni ar gyehwyn — stories byrion, onite? Duw eiu 
tadau a’cli bendithio chwi, a phawb o’m cydnabod, yw’nr 
gweddi fyéfí. 

Eich Brawd, 

D. JONES. 

“MESUR OEDRAN CYFLAWNDER PRlST.” 

(Ate 4 yr Henuriad Evan Rees i ofyniad et Dad.J 

Nantyglo, Ionawr iff/ - , 1851?. 

ìy Anwyi, Dad. — Ar eich cats mî a gynttrginf' rc-Mi yr' 
ghirb, t ,i a eo-îsîítsocb ar yr íMn ; »d Ift o'r bewnod 4 »Y Jìj»î*r-cS«Ü — 


tn><30KK sEtO», 


29 

“ Hy d oni ymgyfarfyddom oll mewn undeb ffydd, a gwybödaetft 
Mab Duw yn wr perffaitli at fesur oedratr cyfiawnder Crist.” Y 
gofyr.iad, os ei iawn ddeailais, ydyw “ pa beth sydd i'w olygo 
wrtb fesnr oedran cyflawnder Crist,” &c. 

Cyfaddefaf fod yn y dywediad ddirgelweh diamgySred, ond 
i’i' cyfryw sydd yn amgyffred pa beth ydÿŵ dyn yn eiẃtiddioldel 
neu yn ei ddechreuad Cynhenid. Dilys y deallai yr Apostöl y 
dtrgelwch hwn yn drwyadl, cyn y beiddiái amlygu ei holiiad ai 
ymestyniad ef a’r Ephesiáid i gyrhaedd o’u cyflwr amnherffaith 
i bdrffaith sefyllfa fendigedig Crist. 

Arweinia hyn nyni i feddẁl f.rd gan yr hil ddynol hawbfraint 
i etifeddiaeth Ciist, ac; wrth ddarllen yr adnodah blafenorol, i 
ddeal! tod gan Bennaeth poh bodau deallawl, awydd' i’w goSotl 
mewn meddiant o lióni, yr hyn a ariflygír vti ei ddanfoniad’o’i 
neision uwdurdodedig yn bénnodoi i’r perwyl. Gesyri hyu 
iedriwl tícbel.frydig mewn dyn, yr hwh, yn Maturibl, a ofytr ynddo 
ei bun, Pwy ydwyf? O ba*-le y daeth'u-'m ? Oh oes sefyllfa 
well o’m blaen, pa beth yw fy is-sefyllfa yn awr ? Páhain Y 
*ylW yma o honof fl, tybed ? 

Pan y deillìa rhyw etifeddiàeth neü sefyllfa ddaearoi i ddyn 
tìawd, digwydd yn gyffródin oherwydd ei fód vn etifèdd neu ber- 
thynas cyfreithlawn i’r rhoddwr neu v rneddian*vdd ò’r cyfryw, ae 
yn aml cymmerir trafferth i nlrhain i wreiddiôldeh y fath ddynt 
er cael prawf ò’i hawl.fraint. 

Tn eiu hoirheiniad i wreiddioldeb dyti cawrt hánes ytl ÿr ys' 
jrythyrau sant3Ìdd, mai hiliogaeth — meihiòn a merched' y I)nw 
Soruchàf ydÿw yr hil ddynol. GWyddòm nad mewb y te 
tyr gnawdoi. Yn roha ystyr ydym ni yn hiliogaeth Duw ynie? 
bfaith agredir yn gyffrédin yw fod gan ddyn gorph ac ysbfyd, ac 
»ad un ydyw y ddau, er y triga yr olaf yn v blaeDàf, fwy nag y 
utae person a’r ty y preswylia ynddo yn un. Arweinirni 
i olihain yn mhellach o ha le y daeth ein hysbrydion yDte, g&" 
»ad yw Duw y n dad i ni raewn ystyr gnawdol. “ Yr hyn a «ned 

0 snawd sydd gnawd” medd ein safon ddwyfol, tray dywed aefyd 
mat ysbryd yw Dnw (Ioan iv., 24 ) a THAD ein hysbrydmẁ. 
Hebieaid, xii, 9-— “ [Ièblaw hyny ni a gawsom dadaii ein cna«’d 

1 n '’cry.Ŵu, ac a’u pàrchasom hwy ; ouid mwv o lawer v byddnn 
ídarostyngedig i Dad yr yspr.ydoetM, a hyw.’.’' Etlo, Salra 

®’ — a ddywedais, Duwiau ydych chwi, a meibion y Goruchnf. 


UBGORS SEION. 


2 * 

và)’ch oll.” Pa gTdmariaetb sydd rhwng dyn gwael a mar- 
wola'r hollalhiog î>duw, yr hwn sydd yn llywodraethu yr elfenau 
fel y myiio ? Pa beth y«v y gwahaniaeth rliyngddynt ? Cyfif 
elybag yw y gwahaniaeth sydd rhwng dyn mewn llawn oed, 
gallu, a dealltwriaeih, a baban egwan a diddeall. Enfvn bon 
eddwr bleriiya i'r ysgol, lle ei: ddiagyhlir, o wers i wers, os bydd 
yn ufudd, hyd nni chynydda, fel yr heneiddia, fol, pan gyrhaeddo 
eed gwr, bydd gymwys i fod yn ogyfuwch a’i dad, yr hwn a law 
eaha i’w osod yn gydradd ag ef. O'r oehr arall, os yn anuf'ydd 
y bydd, gwrthoda ddysg, ni fy dd yn alluog i sefyll yn lle ei dad, 
yr h»n, o drugaredd atto, 'a’i gesyd yn rhywte cy fattebol vdde. 
ánfonir rhai meibion afreolaidd i'r fyddin seu y liynges, &e. 
a'thorir hwynt ymaith ag vehvdig gyfran. 

Addefir fod lesu Grist yn cyn fodoli yn y nef, ac iddo ymdilar- 
»*l*ng a dyfod i waered yma i breseb gwael,. * gymnieryd corph 
o'gnawd, ercytìawni arncau ntanr » brynedigaeth Darllenwn i 
ìiebuchodottosor weled Ysbryd Crist yn y tfwrn dan gyda y tri 
llanc. Oywed yr lesu ei hnn, “ Cyn bod Abrahant vr oeddwn 
i; ’ »c yn Hebn-aid, vii, 3, darllenwn ei fod “ eyn bod y byil,' 
loan xxvii, 4; — •* Mi ahh ogoneddais di ar y ddaear ; mt íi a 
gwblheais y gwaith a roddaist i mi i’w wneuthur. Ac, yr awr- 
hen, 0 Dad, gogonedda di fyfi gvda thi dy hun a’r gogoniunt 
oedd i mi gyda thi cyn bod y byd” (Darllener yr oll o’r bemiod.) 

Os bodolai Ysbryd Ciist, eiu brnwd henaf, cyn bod v byd, ac v 
preswtliai yn nghurtref ei Dad, paham nad oeddem ninnau, ei 
frodyr ieuangaf, yno hefyd?. 

Gelwir Ciist; oherwydd ei hynodrwydd a’í ogoniant, yn stren. 
Cyffelyba yr ysgrythyrau fodau i.ser yn atnl, oherwydd eu daioni 
11 n golenni. Addawir i’r sawl a droant lawer o eneidiau at Dduw 
gael dygglaerio fel ser y nef mewn.gogoniant, byth ac yn dragy- 
w ydd. Addawid yn Numerixxiv, 17, y deuai seren, (sef person 
heu fod) o Iacob, &c. Cyö'elybid hefyd, eglwys o bersonau i ser 
Pan yr oedd y diafol heb syrthio, gelwid èf yn Lusiffer, mab v 
wawrddydd. Cawn iddo dynu traian ser y nef neu yr angylion' 
syrthiedig, ar ei hol. Yn Dad. xxii, 16, gelwir Crist yn Sèren 
ort'u Eglur. Ai tybed Ẅd ychwaneg o ser boreu? Cawn fod yr 
esu yn gyntaf anedig yn mhlith brodyr lawer. — Rhuf. viii, 29. 

Nid yn unig ein Brawd Henaf a weddiai pan yn ei brotiad' 
uH'erw, oad Cftwn fod eraill hefyd. Ean y&aedd Iob dan leoa» 


22 


-ÜDGOIîN 8BCOW. 


ddisgyblaeth yr ysgol ddaearol hon, yrcnelodd ei Dnd tirion ag,ef, 
a gofynodd, er ei gysuro, “ Pa le yr oeddit ti pan sylf'aenais i j 
ddaear ? raynega, os medri ddeall, pwy a osododd el mhesurai hi 
os gwyddost ? neu pwy a estynodd linyn arni hi? pan gyd-ganodd 
s er y boreu, ao y gorfoleddodd holl feibion Duw.” Pa le yroedd 
Job y pryd hwnw, tybied? '¥n eydganu gyda y lleill o 
feibion Duw, neu sery boreu aro y fraint o gael dyfod i yragnawd- 
oli ar wyneb y ddaear, yr hon a gynorthwyai i’w chreu, feljy 
douai yn gyfifelyb i’w Dad. 

Dengys jiennod gyutaí Çenesis fod yno luosawgrwydd o Dduw 
iau , gan v dywed awn, ac nid af. Y fatb gysur i Uîentyn Duw 
pitn yn chwerwdod ci brr fiad yn yr ysgol hon ! Ei ddewisa'i 
gais oedd dyfod iddi , er nad ydoedd yn cofiio; canys, f«l ei frawd 
hytiaf, “ yn ei yraddarostyngiad ei farn a gyroerwyd oddiarno, 1 ' 
hyd nes yr oedd yn (ahan egwan ac anneallus. 

Hyderir fod yr uchod yn ddigon i argvhoeddi y bibl gredadyn 
“onest o gyti-fndoldeb ein hyshrydion, ac o wreiddìoldeb dyn, gyda 
yr liyo a ychwanegir fod I}uw wedi dweyd wrth yrnen hrophwyi 
Jerctniah (i, ò ) — •* Cyn i mi dy lunio di yn y groth, rai a’th ad- 
nahuin, a chyn dy ddyfnd o’r groth y santeiddiaU di ; a mi u’th 
roddais ,ìi yn hrophwyd i r cenhedloedd. 

Pe perthynai i’n pwnc, ychwanegwn fod gan vr y.sbrydipn yfi 
y cynfyd rhcolau i fvw wrtbynt, cyn y eallasai Lusiffer,,mab y 
wawr-ddydd. ú’r drydedd rhan o honynt, wrthrŶfela, a eyrthip, ac 
íod rhai o’r ysbrydion daionus, .yn ngwyneb hvny, wedi bod yn 
ddewrach nag erai II, ara yr hyn e.u tra dyrchafwyd, ac.yr etholwyí 
h w yul i lirif swyddi yraa. Dewiswyd yr Iesu, yr henaf o honynt 
i fmi yn benaf, ac yn lachamiwr i’w h"ll frodvr, Dyued y Salm- 
ydd, f.x!v, /.) “ Ceraist gyfiawnder, a chaseaiot ddrygioni; aip 
hyny y’th enneiniodd Dow, sofdy Dduw di, ag, olew llawenyd^ 
yn fwy ua’lh gyfeillion ’ 

(Tw barhau ) 


annerchiad henry iiarries aT y saint 
YN NGHYMRU. 

S wyddfa •* Udgorn Seton,” lonawr lf>, 1 857- 
'owyl Samt yn Ngiiymru.-- Wedi derbyu fy mhenodiad gau 
- ' 1 ' [ ' liywyddiacth, yn Seiou, i ymweled a gwlnd fv ngened'Ç' 


tJDGORN SEIOŴ 


23 


»gth, ao awJnrdod i weinydda yn yr ordtnhadau eglwysig sydd 
bertht’uul i’m swydd, cychwynais o Ddinas y Llyn Httlen Mawr 
ary lOled o fis Medi diweddal', yn nghwmpeini tua 27 o gen- 
hadon eraill a anfonid i wahanol rhanau o’r ddaear, i bregethu yr 
cft'itgt'], &c. Dvwedaf mai dynioti egwyddorol, n’u holl fryd ya 
n«waith yr Arglwydd oeddtnt oll. 01 mor hyfryd oedd cyd- 
deithio a’r fath ddynion a rodient yn y fatlt undeb a chydweith- 
rediad, fei y tynai fcndithíon graslawn y nef i waered arnom! 
Croesasom y gwastadedd yn gyíiym a llwyddianus, a gallwn 
ddweyd i law yr Arglwydd gael ei amlygu yn fawr tuag tatom, ac 
at yr holl gwtnnioedd o’r Saint a gyfarfuasom yn myned i’r 
Dyffryn, tra y lladdwyd eraill ag oeddynt yn elynion i’r Saint 
ac yn wrtbgilwyr oddiwrihynt, ac y dygid en lianifeiliaid, a’i oll 
» leddent, gan yr Indiaid. ìîrchyil oedd y driniaeth a wnaeth 
yr'Indiaid ur uyrpll ritai gwrthgilwyr a gychwynasanto’r Dyffryn 
ychydig o’tt blaen ni, gyda llawn fwriad i wneuthur a allent o 
niwed ntewn modd twyllodrus. Gwnaethant eu heithaf i geisio 
digaloni y Saint ymftuiol ar y gwustadedd, a’u perswadio i droi 
yn' 1 ol gydahwynt, fod dynion yn newynu yn y Dyffryn, &c. Er 
hynól!, ni lwyddasant i oroi un. Teirnh dd y Saint yn rhagorol, 
yn enwedig pan ddaethotn ninnau a’r gwirionedd, a phrofi ya 
amgeu, nc uiai dynion drwg vp carlamn i ddistryw oedd y cel- 
wyddwyr gwrthgiliedig a drwg- fwriadol hyn. Cyn pen nemawr 
ddiwrumlau gwtriwyd ein teiriau er tystiolaeth i’r Saint, a rhy- 
budd i liftwh o’r fatli — daruiwyd y Jynton hyn gau yr Indiaid. 
Yrmtdd llftw yr Arglwydd yn eglur yn gwared ei holl sairit, tra y 
laddwyd pedwar cwntpeini o rhai eraiil, o’r fath a nodasoni, 
jnghyd a « henhedloedd dryginnus ac «tlan a dynent farn Duw 
CTfiawn arnynt. 

Ni rhaid i r sainl ffyddlou ofni dim, canys y ma.opobpet.h yn 
«ydweithio er (iaioni i’r rhai sydd yn caru Duw. Gwelais yn 
nmlwg law yr Arglwydd tuag attaf yu y Talacthau yn agor y 
ílnrdd o’m blaen i gael modd i gael fy ngludodros y mor. Teith- 
iais gannoidd o filltiroe.dd yjto, a chyfarfyddais a ffrindiau bron 
jn tttliob man ag y bum. Yr oedd Cymry mewn araryw o’r 
ilefydd hvu, ynsaint flyddlon, ac yn danfon eu cofion, &c., at eu 

perihynastiu a’u cyJtiabyddiaeth yma. Maent yn rhy aml i mi 

andi yma; eithr hysbysaf yr oll pan gaffwyf v fraint o’ch gwel- 
‘‘ ú w . v neh yn wyneb. Yr oedd braidd pawb o houynt yn gwneud 


24 


ÜDGOilN SEIO». 


yu dda, ac yn teimlo vn i hagnr..l, yn enwed|gÿn y lleoedd can. 
lynol, Florence, Nebraska Territory, Grapoi, Missouri, Case- 
ville, Illinois, Pottsvill8, a MinersviUe, Pensylvania, a Williama- 
burg, New York . 

0 New York, hwyliasom ar fwrdd y llong Guy Manueriny. 
Cawsom fordaith gyflyni o ddim ond 21 diwrnod. Yr oedd yo 
arw çreulon ar droion, ond nid ocdd, ar y cyfan, gynddrwg wer 
daitli ag eiddo yr Apostol Pau.1 i Melita Ni chollwyd unbywyd 
na r lloog ychwaith ; ond niweidiwyd y cargo, yr hwyliau, a v ’r 
lifeboats, a llawer o'r morwyr-eorwyd hwynt gan y tonau, » 
briwiwyd esgyrn rhai. Ni ddigwyddodd nn niwed i ni, ac nii 
oedd arnom fraw ychwaith. Y rheswm o hyny oedd o heraydá 
i ni gael ein bendithio cyn cyehwyn, — sierhawyd i ni, sr yr mnoi 
o'n ffyddlondeb a’n rhodiad addas, y caffem ddvchwelyd i Seion 
mewn heddwch. Gwyddem nad oeddem wedi myned dros çin 
terlynan, ae yna fod y fenditli yn sîer i ni, ac i'r ffyddlon dro« 
fyth. Hyderaf y byddwch chwithau fvw yn ffyddlawn, fel y 

çaffoch y beudithion sydd yu stor i'r ffyddlann ac nid i neb 
erall. 


Bendith fawr, yn fy ngolwg, yw cael traed ar dir íjeion, er fo4( 
yr hen Babilon yn hardd a chyfoethog i’r llygad anianol, ond i 
nii y mae jn ffiaidd i glywed y cabl draelhu, rliegi, a’r dwndwr,. 
g led y trais, gormes, lludrad, llofruddiaeth, cybydd dod,putein. 
. ’ me ddwd°d, &c, sydd yn cael eu cario yn mlaen yma. 

îàf mai amser byr fydd rhaid i mi arosyma, ac nid rnyfi yn. 
nig, ond pawb o r Sajnt Draw mao y lle — draw mae fv nghar-. 

i pbawb eraill sydd yn caru cyfiawnder, sobrwydd, hedd- 
wch, a thangnefedd. 

Gofynaf am rlian yn ngweddiau y Saint, fçl y gallwyf gario 
a an y r egwyddorion liyn, a'u dysgu i eraitl, fel y caffwyf; 

y aw glan oddiwrth pawb oll, ac v hydd i chwi a mlnuau gael 
ey d- lawenhau a gorfoledd.u y„ Seion'. ' 

t>_. St'vydd a ch bendithio, a'ch gwaredo, ac a’ch dygo allan o. 
Babtlon, ydyw fy uymuaiadj y „ enw Iesu Grist> Amen . 


HENllY HARIUE.S- 


UDGOltN, SK10N. 


,2.ö: 



UDGOUN SBION. 


> Kt’ 


ŵítíu p ^atnt. 



DYJ)D SADWRN, IONAWR 24, 1857. 


Cykiuitdl>iai>au Cknhadon.— Cyrhaeddodd yr Henuriad- 
Samuel Roefcelley pan yroedd ein rhifyn blaenorol yn y wasg 

Cyrhaeddodd yr llenuriad Sfienry Harries, “ Talog,” noa. 
íawrtb, 18eg, raewn iechyd a hwyl rhagorol, Dilys y oymer 
y Saint ddyddordeb mawr yn ei Annerohiad attynt ; a’i eirmti' 
•ddiwrth frodyr a chwiorydd, a tnylwyth a ffryndiao, pan geir 
tipyn o chit chat y.n ochr y tan, fyddant yn roesawgar. 

Apwtntir yr HenuBÌad Saniuel Roskelley i deithio trwy 
Gyonadleddan Brycheiniog a Mynwy, a dosbarth Caerdyf • 
Gynoadledd D.dwyreiniol. Morganwg ; yr Henuriad Heory 
Harries ideithio trwy Gynnadleddau Caerfyrddin,.sir Aberteifì, 
a sir Benfro ; a Dewi Elfed Jones i deithio trwy ddospartli 
uchaf Cynnadledd Dd.wyreiniol Morganwg, a thrwy Gynnad,- 
leddau Gorllewìn Morganwg a Llanelli. 

Mae y brodyr ucliod i fyned yn ol cyfarwyddyd Llywydd- 
iaeth y Cynnadleddau lle eu danfouir. 

Dtleihon Ait Ltfhau ar gynriydd o hyd. Hyderwn mai 
deehreu y flwyddyn newydd y« dechreuad ynidreehiadau i'w 
difa o’r golwg. 

Bosnrs. — Gorfoda anildra gorchwylíon ni i ddeisyf ar ein 
brodyr llywyddoli ysgrifenu eu eyfrifon a’u gorchwyljon arianol 
ar wahan oddiwrth eu goliebiaeth, &c. Nid unwaith yn y dydd 
y mae gan y Cle/h ddarllen liythyr hir o ben i gilydd er cael 
gafael yn yr un ilem arianol yn mhlith eraill a fyddo yndoo, a , 
óhwilio fel pe byddai am nodwydd mewn das. 

Anfoner y petiiau canlynol ar ben eu hunain, ac ar bapurau 
gwalianol — eirehion am lyfrau — taliadau — enwau ymfudw i 
hanesion eglwysig, &c., yn y modd mwyaf cynnwysfawi a- 
ehryno a ellir, 

Tamj Dbowm. — “ At Olygydd “ Udgorn Seion.” — rwyl 
îr.awd,— Dymunaf arnoch, drosof fi, i ateb y gofyniad canlyn- 


-26 


UOGORS Stäl ON. 


ol, fel y rhoddo f\vy boddlonrwydd i’r ychydig a’i gofynant, sef 
* a ydyw yn ddyledswydd ar y 'Saint i roddi arabell bryd o 
fwyd, &c., i Ly wydd Cynnadledd, neu HenuriadTeithiol, heb- 
.law talu y degwm'.” 

Ydwyf, 

SION EnWART ” 

Addefwn rjiai cyraraaint,a all ambell i sant wueud yw taluéi 
yddogwm, a chynal ei deulu, tra y niaeeraill a ailant yn rhwydd 
w iieuthur llawor yn ycliwaneg na liyny. Ein hystyriaeth am 
. ddyledswyiid ydyw yr.oll a allo dyn ei wneuthur. Pe byddai 
, dau ddyn yn íeddiaiirjî, y naill ar geiniog, a’r llall ar buut 
weddiliiol, ac y gofyrtai yr .\rglwydd yr holl a «llai pob un o 

■ lionynt gyfrauu, yrmtdengys i ni y byddai mor ddytedus i’r 
; naill roddi ei but.t u.or drylwyr ag y 'byddai i'r llall rhoddi ei 
îgejniog. . Os yr hyn yn unig « ofyna-üyfraith genym a wnawn. 

pa faiwt rnwy, tybed, y bydd ein c\ fiawnder jja'g eiddo yr Ysg- 
< rifenyjldion a’r l’liariseaid ? ìsTi ystyriodd yr Iesu ei fod yn 
1 * \ i <uyn i r cyfni-tlnig hwnw ivorthu a feiidai, a’i rhanu rhwng 
■y tlodion, nagoedd i unig ddwÿ adling y weddw dlawd gaele» 
derbyn. Perthyna eyfraith y deg.wm i bob dyn a benyw o 
jfewn y b \ d, ae fo ddaw yr amser pan ei gorfodir ar y eenhed- 
: îoedd anufudd fel teyrnged i .Seion. . Oni ddylai y saint rhag- 
,ori arblant y byrt? l’an jwnehnit yr oll a orchymynir, a 
tpheidio a g.wneuthur ychwaneg, dywedir yn y.diwedd mai 
-*■ gweision anfuddiol ” .yfiynt. 

Uyderwu fod gnn bub saut ddigon o oleuni yr efcngyl dra- 

■ " yddol.i gatjfoil ,oi tldyledswydd, ac i ymgeisio am ei leshad 
trwy l,i K.'Ŵa«ynfad. >Ein teimlad ni at waith Duwydyw. pe 
, .neddein ,jtr digil fyd, na cha'fai ein henaid well gwledd na’i 
,roddi yn gÿ&ryjwbl i sefydlu llywodraeth yr Arglwy r dd ynddo. 

■ I a crchesu-waitli yw roddi pryil o fwyd tra y gwyddom fod y 
lo aw\] .wedi .pcidio a methu yn y celwrn, ac fod hendith Duw 
, sr,\ J ar hj ny a gyfranwn iddo Ef. Ie, iddo Ef, meddem, nid 
,1 r I/lyw.ydd neu yr Henuriad teithiol. ac £e ddaw yr amser pan 
^y te ir y cyfranwr a’r derhynydd a chan cymmaint am eu tra- 

\_rti yn y byd hwn, heblaw bywyd ragy wyddol y n yr hwn 
,a ddaw. 

Ljddwn fyw tu uebaf i’r gyfraith, canys o herwydd trosedd 
ije ìwamgw yd, a ehpfio cyngor yr Apostol gyda.llaw, sef 


.mWîORS 8KIOK. ' Z ' T 

.«Bydiîwcl) helaethíon yn wastadol yn ngwaith yr Arglwydd, 
achwi yu gwybod nad yw eich llafurchwi yn ofer,” 

Rhyiìuihi. — Na dderbynied y Saint, i unrhyw Gangen or 
Geuadiaeth Gymreig, unrhyw berson a gymmer arno i fod yn 
swyddog; ac nafchynnorthwyont.y fath;un, nad peth a fuodd 
,efe, beb fod ganddo apwyntiad rheolaidd i deithjp trwy y cyf- 
; ryw le. 


DYSGEIDIAETH YR AÌ’OSTOL BENSON. 

ÇParhad o tiul.ŷ ) 

A TDycH.chwi yn galw.eich teuluoedd yn nghyd 'yn y bereu ; i 
wedyio; nen, a ydycli whwi yn cysgn yn rtiy hwyr i ailu gi 
■wneuthur? A ydycli cliwi yn eadw ,fr<fín yn eich tai?— ya 
gwueuthur i bawb o'ch te.ulu i blygu y glin o tìaen yr Ar- 
glwydd? A ydych ctiwi yn hyw eich crefyddì A yiiych chwi 
wedi taflu ymaiíh. eieh.gibel) ddybaco? Yr ydwyf fl, neu ni 
soniwa am dani. A ydyeh chwi w r edi gwaredu eich blwẃ- 
eny tf, eich potel .wliiskey. yngtiyd a ptiob peth neu .weitlired ar 
sydd dueddol i dristau neu aflonyddu Ysbryd yr Arglwydd neu 
eich brodyr? ?a fath otwg fyddai arnaf fl yn pregethu dros y 
pwlpud hwn a chnw ddybaco yn nghil fy mpch? Fa fodd y mae 
yn gweddu llcnuriaid'Israel i fyned oddiamgylch i bregethu a 
phibellau yn eu cegau? A aiff y rliai a smociant nc a gnoant 
ddybaco. neu a yfant ddiodydd medd.wol a gwirod poettiion, tua 
Seion? neu, os ant yno,.a wnant hwy unrhyw ddaioni .yncv? 
Gofynaf hyn i bobl ieuanc iaebns, «jryflon. ac lieinu. 

Gadew'cli y petha,u hyn, a ejiwi a fèúdithir. I’e gofynwn i’r 
hen fcawd.penfrith ymaos ycìyw e.fe yn ymarfer â’r fath beth- 
aUi.efe a ddywedai.nhd ydyw. . Cyferhynwçh hyn fi’r hyn ja 
ddywed rhai pobl ieuainc £inewn. tôn gwynfanus] — Mae fy ar- 
ehwaeth mor wàn - y blys yp annyoddefol— ni ulàff wijeuthur 
.hebdd. 0 , 

1’ mae eraill a gadwant y Gair o Ddoethineb am yspaid, ac 
a i torrant drachefn. Adgoffhant.fi o ystori am hen feddwyn 
hynod a drigai yn Massachusets. Aetli i sigmo dirwest. (Y 
mae ein eyfeillion seetarol mor fanwl fel y dosparthant ddir, 
,we«t. a phethau da eraill.a’r fatli, ar ben ç.u hpn,, ai.u)«%M,p.(}jI- 


BDGOHN SEION. 


SS 


iwrth yr hyn a alwant yn grefydd. Felly, unpeth yw dirwest; 
a pheth arall yyr eu crefydd hwy, yn ol y resymeg liyn. Cyn- 
nwysa fy nghrefydd i bob peth ag svdd yn dda. Os cvflawnat 
unrhyw weithred na pherthy na i’m crefydd, rhaid ei'bod yn 
weithred anghrefyddol, ac os hyny, yn annuwwl. Ond, i 
ddychweiyd at ein ’stori— ) Ni dderbynid y meddwyn i’r gyí- 
undeb ddirwestol ond ar ; r amniod iddo allu myned heihio i 
dafarn-dy beb droi i mewn, Ymegniodd y meddwyn. ae 
heibio y tnfarn-dy yr aeth yn ddibetrus am ychydig ffurdd, paa 
y sefodd yn ddi.symmwth, a chan guro a chanmol ei fola, dy- 
wedodd, WeJi done. penderfyniad, dere yn ol i’r tafarn i gaít 
treat 

Pa beth bynnag a hauoch hyny a fedwch. Oa gwenitó . l 
hnnir, gwçnith a fe<iir -os pytatu yr hâd, pytato y cnŵd. Os. 
hauwch i’rcnawd, chwi a fedwch lygredigaeth : os hauwch fr 
Ysbryd, Ghw^ a fedwch fywyd tragywyddol. Dyna arr vr 
Argtwy.dd. 


Mae yr Efengyl yn ganfyddadwy, eglur a syral. Pa beth a 
ofma gan Saint y Oyddiau Diweddaf? I gadw. y Gair o 
Ddoethmeb a bregethwyf beno. A ydwyf fi yn gofyn fr 
ehwiorydd oedranus i ymwrthod â’u tê, a'u cyffelyb béthan? 
ac y wyf, (xidieithr eu bod yn teimlo i’w wneuthur. Ond 
e araf hyn wrtli rhni sydd ieuangacli, Dichon y gofynaat,. 
Pa beth a.wnawn â’r arian a ystoriwn felly? nid ydynt yn 
swm ddigonol i osod yn Swyddfa Lerpwll gogyfer a'n mhudiad 

a *m, maeUt ’ Vn yn e ' n hogellau — rhaid i ni eu gwario! 

ai iddynt brynu boueti a ribanau heirdd, neu rhyw wag 
,, t . aUOr ^ a * h: rhaid e u gwario pu gorfodid treulio noewaithi 
ddyfeisio pa fodd. Dywedat wrth y Saint ttodion pa íodd y 
mae yrArglwydd yn bwriadu eu gwaredu — ar yr egwyddor gein ■ 
9 • Deuaf mor isel a chsâniog. Arbedweh eich gweddilliol. 
geimogau, chwecheiniogau, sylltau, &c., taflwch hwynt i’r drys- 
orfa geimogol, a gwareder cliwi. 

, a ° amry " derbyu a chyflawni egwyddor y degwm, ac 
d y yntwedteaeleuhunainyndiotach trwy hyny, ond yn 
u l0C . aC m<iwn ae ym mendithion yr Efengyl 
bn P u yWy ' °-n Gwycldont P a beth.a fedant wrth hau mor 
, Us ' rwy h y n y yr adeiledir Teml yr Árglwydd’ lle y 
, jníian , e)1 . c ynnysgaet^iadau--y caçt allu yr Offçiriadaeítií 


ÌÜDGORN SBÌOÎÍ. 


' Ŵ 

áragÿwyddol, a’u gwneuthur yn arogl bywÿd i fywyd— yn 
iachawdwyr i’w hynafiiaid mor belled yn ol ag yr anghenant 
un. ac hefyd i achub eu hiliogaeth. Os na wnewch cliwi hyny, 
bydd gan rhywrai eraill ei wneuthnr. Dadguddiwyd yr egwy- 
ddor o ddegymu ar y Fishing River, er’s tua ugain mlynedd 
ynol. 

Pa beth arall a ofynir oddíwrthych? Ani i chwi bregettiu yr 
lîfengyl, dospartbu traethoiiau. a thystioiaetiiu â’ch holl nertln 
A ydych chwi yn meddwl mai dim ond ychydig Henuriaid 
a ddylent bregethu yr Efengyl? Gellwch ehwi, ehwiorydd, ei 
phregethu, yn ddirgelaidd, wrth ledaenu traethodau, dal eich 
tystioiaeth, a gwaliodd a dyfod a’r bobl yroa. i’r neuadd hon. i 
glywed pregethiad yr Efengyl. Mae arnoch eieieu yr hyn a 
eilw y Sectariaid yn ddiwygiad yn Al>ertàwy, a dyma yr amser 
aiji dano. tra eich gwrthwynebir, 

Llawer sydd wedi pregethu Pregeth Angladdol Mormo» - 
iaeth, a thorri ei bedd;-ond pan aetiiánt i'w chladdu md'oedd ynol 
Ni chleddir mo honi chwaith; ond lii a dýf ac a ymledaena o 
fór hyd fôr, ac ar Ol liyn fe â yr Henuriaid i bob pártli o’r 
ddaear. Hawyr, bódola Mormoniaeth mewn llawer man heM»w 
Atìertawy. Yr ydwyf fi wedi teithio rhai miioedd o fllltiroedd 
rtros wledydd. Ewropaidd — Sweden, Norway, Germany, a 
Deninark, a’r hj'n a glywais oedd “ Mormoniaid yma, a Mor- 
tnoniaid acw — yr Ilenuriaid Morrnonaidd braidd ynmhob tref.” 
Y maent hefyd ar hyd holl wyneb y Cyfaudir Americanaidd, 
a nifer ddigonol yn Utah yn unig i ffurfio Talaeth;. a phe y 
byddem oll yno, ffurfiem dair neu bedair talaeth. Aethom i 
raewn trwy ben eul y corn;' yr ydym wedi chwyddo a chyn- 
nyddu, ac nid y w o un defnydd ceisio ein gwthio yn ol’ rhaid 
i ni ddyfod allan trwy y pen llydan. 

Llawer gwaith ydwyf fi wedi gofyn, “ Frawd, neu chwaer, 
pa bryd y bwriadwch chwi fyned tua Seinn?” “ O, pan yr ant 
hwy a mi;” “Wel, pwy ydynt hwy ? Onid ydych eliwi 
gymmaint yn HWY a neb arall?” Canfyddid y peth yn y 
raan. Beth ynte pe dechreuai “ hwy ” wneuthur rhy wbetli 
tnag at hyny, ynte? Pa un o't ddau ymddangosai oreu— i 
bobi ieuainc, iaehus, a galluog fyned i weithio ac eniiill modd i 
gludo eu hunain, neu iddyut gael eu cipio ymaith yn grvns«'tJ;, 
gosod i lawf yn y Dyffryn, a roddì pẃn e gân iddynt i 



so 


ddeOhrcu'eû bj'd, etbỳri y bwytant yr hwri y' byddánt barot? 
Wrthíçilio, feallai? Bydiiai rliyw synwyr mewn myned a eliyff- 
clyb yr lien fiawd stydd ar fy nelieu. 

Gofynaf i’r gyriunlleidfa syriwyrgall yma, Pa le maey modiü' 
fudo y bobl hyn, os nad yn eu plith eu iiunain? Ddim yn 
tìiille. Etto, mae yn eu plitli rlmi sydd a modd ganddynt, onci' 
diffygiant' galbn i'w gyfranu. 

Mae y Saint yu Seion. gan deimlo' dros eu ! brodyr a’u ehwi- 
orydd eacthiWus yn Mhabilon, wedi cyfraîiu, at eu mluido, yr 
hyn oedd ganddynt, sef gwertli miloédd ö ddoleri o feddianaü, 
i’r D. Y. Barhaus, gan feddwl eu prynid gan y saint cy foethog,- 
er gwaredi y tlodion, heb golled iddynt eu hunairii Ond, ayd- 
ynt hwy yn eu prynu ? Yr yd wyf wedi teitbio miloed'd o fill- 
firoedd yn ddiweddar, ae ni chefais ond un marchnedydd 
brynu wertli tua 300 doleri. Gwelir nad y w y cyfoetliog, ynte, 
ÿn myned i wneud llawer o waith yr Arglwydd. 

Gwelaf eieh scfyllfa, eiöiribod yn diawiii Gywed'yr Iesufod' 
y tlodion yn cael pregethu yr efengyl iddynt. A allwch ehwi 
v eled, ynte, mor fawr y w eich braint ? Pe byddech wedi cael' 
eich geni a’eh magu mewn cyfoeth a moetlider, pwy a wyr nad 
gwrthod yr efengyl wnelech chwithau hefyd ? Mae gwaith yr 
Arglwydd i gael ei wneuthur gan y tlodion. Pa beth a wnewch' 
yn ngwyneb hyn ynte ? Trysorwoli eich eeiniogau gwastntff- 
edig a gweddilliol. a’r rhai ellwch eu hebgorftuag ateich 
mhudiad. Llais yr yspryd yw “ ymgesglwch aMan oBabilon' 
O’chwi Saint.” Mynwch lyfr, a dyn da,yr hwn a geiilw gyf- 
rif cywir o’ch henwau, a’eh taliadau i’r Drysorfa Geiniogol— 
un na clieidw beth iddo ef ei hun, os gellwch ei gael, a phan y 
trysorir digon. allan a chwi, neu aroswch flwyddyn aralli 
bregethu yr efengyl, os teiralwch. 

Pan adewais i y Dyffryn, ar fy nghenadiaeth bresenol, cyf' 
lwynais fÿ holl feddiannau i’r eglwys, i ddwylaw fy mrodyr. 
Pa beth allaswn i wneuthtir yn fwy rhesyniol ? Pa beth sydd 
fwy annghyson nag i’ ddy n ymddiried ẃ hunan, gorffac yspryd,' 
î r eglwys, ond i gadw ei feddiannau ailan rhag ofn ett : colli, ga» 
ddywedyd, “cymmered yr eglwys fl yn gyfangwbl, ond gwýl- 
ẁd na ehyffyrddo a’m heiddo ! Beth pe dygai y saint eu holl 
i mewn iddi ? gallaf fentro dweud wrthych nad hir yr arheS" 
ent cyn yr ychwanegid pob peth ini ar a anghenem. 

(I’w orphen yrt ein nesaf.) 


31 




<!3S£> 


^33 

o 


s 

< 

P3 

3 

R 

w 

ü 

, 

Jz « 

í 2Í 

fc _r 

<3 co 

c 53 

o ? 

« ÍH’ 

^ o 

HH «í 

0 K 
£ Pí 

í & 

5 * 

û M 

>H Eh 

H g 

»-H 

«£ 


Eh X 

2 et 

PS c 

o Ph 

c 

05 

H 

M 

05 

ìx 

o 

M 


.o 


C 

1 

*& 

© ® 
ö 


t>- 

M 


í 


! . . Ê'E S'«î « ® s ; Síá y 

‘^* :tf ÎE .2 rí >- c — ~ CJ.Í- 

1 ^ ~ d :d ’-r “ c *c ~ .r: ao -O ^ 

I ^ .Ì^ = ~J 2 ci 

R 

, N W Ŵ ŵ cs «O o 00 co 

i CON 50- — 

« s ’"' T 

*ti oì ri< x oo ^ îö »fj C c *«0 — 
Íû í- coîOcc— ' m — 


c 

►“3 

H 




— » iC *" »c — — «■> — ^ OJ -C — ' 
— tc O rî co oo '"M » v * — M <-* 

CM 


8 ^ 


2 — C0' '*'?»£>■ W O ° ^ ;: 


1 
. S 4 

b C2 
g 4 s> 

ë g 

•c •>» 
2» •§ 
4? 

ts 


« i 

: i 

| cq 

(5 

i 

g> 

*& 

H 


ç> n w o o ® í i- 

.to' !M 1' - CM 


, ^ , «00>- l ®3"00““ r? -> r- 

U |H C0 H 

•SniN'nffl 

^ <N « - 

_•■ n - *o co x ^ H' io 3 ^ ^ ° 

O OJ ^ ■— 

Swcoo^^. ^ 

w ÿ| n M ® WMCO-HCJHir- 

~ «M . 

'lj oo î - ©OOOOOOO 

Moo oooooooo 

r\ 

"(»ni'® ! t(í0í;'»0' i ' , '> 
&. — oi — — 

K 

«5 


'T3 

*? » 
I 2 

s *- 
Ä. 


o 

c o 
0 .2 

~G U 

co 

bl) 6D 
* 


r ~>.s J í | J ’S c S :n E -5 c 

Cj c) >» 3 5 ä SL S -d -c 02 •= 


•ö í Sygt;pp<EHpHCg 

- c t- — ~L © ^ 

>* o o j 2 5 u 
&33 scücc 


• d 
« o 

s 

; ẅ 
t>» 
ẅ 

•i 5 líj.l 


o 1 


SB 

ö 


Arwydda y talfyriadaa uchod y geiriau canlynol : — Cangenau 
î)eg-a-thri-ugain, Arch-Offeiriaid, Henuriaid, Offeiriaid, -Ath 
tawon, Diaconiaid, Ysgymunwyd, Bu farw, Ymfudodd, Bedydd 
iwyd, Cyfanrif. 




'32 


UDGORN SETON. 


DŸLEDION AM LYFRAU, 

RHAGFíR 31, 

1856. 



£ 

s. 

e. 

Lrycheiniog . , 

5 

15 

2' 

Mynwy 

50 

17 

10 

Morganwg Ddwyreiniol 

84 

10 

5 

Morganwg Orllewinol .. 

118 

4 

11 

Llanelli 

.. 54 

2 

11 

Caerfyrddin 

24 

14 

3 

Sir Benfro 

6 

8 

i 

Aberteifi 

16 

0 

10 

Feirionydd 

10 

14 

7 

Ffliit 

15 

14 

5 

Dinbých 

15 

10 

ä 

Dyrtryn Conway a Mon. . 

10 

14 

2 

Swyddfh Lerpwll 

1 

10 

0 

Cangën Gymreig Lerpwll .. 

3 

2 

í 


— 



— • 


£413 

0 

3 


Nid yw y Diméuau yn gynnwysedig. 


Cti-mniAu — E. D. Miles, Dew St., Haverfordwest. 

Cofied pawb a fwriadaiit ymfudo, i anfón eu lienwau, 
&e., i mewn yma mewu pryd i ni allu eu danfon í Lérpwli erbyu 
y laf o Chwefror, neu byddant rliy hwyr. 


CYNNWYSIAD. 

17 

Aniièrclnud H. Marnps 

.... 22 

6o!ygy(tiiíaeih--Cyrb'at‘ildiadáu — Dylcdion am lyírau — Buunefr— 

Talll DcSWtll— HhvLn líl **> 

Araetli y LWwitlrt 

... 77 

Myneüiaii Crfrifladol 

31 


\ P. E R T 1 W Y : 


/HtO'RAIÍ-FWYÛ A eUYUoEUOWYIí GAN ÜANlBt 

UASíBLS' 


UDGORN SEION, 

NEÜ 

ŵrni y ŵrntt. 


Rhif. 3.] CHWEFROR 7, 1857. [Cyf. X. 


“ TALU DEGWAI.” 


El YsCRTTnrROLDEB — Y Bendithion a Fwynheid trwy Uf- 

YDDHAO IDDO, a’K AFLWYDDIANT A DDILYNAI EI WrTH- 
WYNEBWYB. 

(Un o Draethodau Ym®eìsìadol Eistedflfod ddiweddaf y Saint yn Abertawy.') 


Wele gynnyg ar y gorchwyl mawr ac anhawdd i mi o wneud y 
peth a eiwir traethawd. Gwelaf fy nhestun wedi ei ddosranu yn 
dri phen, fel y mae yn amlwg i bawb, a gwnaf fy ngoreu i 
sylwi ar bob un o honynt heb ddim rhagymadrodd, ond hyn ; 
dymunwn gael ysbryd y testun, ac eglurder meddwl, mewn mor 
lleied o eiriau ag f’o'n bosibl, a chydymdeimlad pawb i faddeu i 
mi wall iaith yn mhob ystyr, os cant feddwl da : am ysbryd y 
testun y chwiliaf, ac nid am iaith na gwobr. Yr wyf wedi meddwl 
ysgrifenu arno, cyn ei weled yn yr “ Udgom," yn destun cys- 
tadleuól Eisteddfod. 

1. Talu Degwtn, oi Ysgrytbyroldeb; neu fel y deallaf fl ef 
cy ; ẀL Ysgrythyroldeb Talu Degwm. Ni ddeallaf wrth hyn fod 
poorolnod sydd a son am ddegwm ynddi yn angeurheidiol, ond 
ysgrythyr, a meddyliaf fod ychydig gy9tal a llawer, oherwydd 
yr ysgrythyr a roddwyd dan ysbrydoliaeth Duw, ae er fod gwrth. 
darawiad yn y Bibl, mae’r ysgrytbyrau’n nn ; am byny, gwaa 
«n y tro cystal a chant, a’r modd y penderfynwn mai ytgrythyr 
fydd yr adnod a ddyfynwn, yw wrth y safon Iicidgy.ddiüd, nid 
,3 J I’BIS 1{0. 


34 


ÜDGORN SEIOS'. 


oes dim arall i’ẅ gael yn y byd hwn, beth bynag fydd y cyfrosg 
a’i rydd. Ond rhag ofn y raeddylia rhai nad oes arary w adnodau 
i’w cael, y lle maent i’w gweled sydd yn Gen. xiv,20 ; Lef. xxvii, 
30—32; Neh. x, 37; Nura. xviii, 21 — 24; Deut. xii, 6— 1 1, 
14, 23 28, 26, 12; Noh. xiii, 5 — 12; 2 Cron. xxxi, 5— 12 ; 
Neh. xii, 44 ; Esay vi, 13 ; Amos iv, 4 ; Mal. iii, 8—10 ; üeut. 
xiv, 22; Sara. viii, 15. Oddiwrth yr adnodau ucbod, gweiwn 
mai eiddo yr Arglwydd y degwra.a’i fod yn ei roddi yn eiddo yr 
Offeiriadaeth. (í Dyma etifeddiaeth meibion Aaron, medd yr Ar- 
glwydd, trwy eu holl genhedlaethau,” a chyhyd ag y byddo ofieir- 
iadaeth Aaron ar y ddaear, agwasanae'h ynddi er iachawdwriaeth 
dynion, sef pregethu, bedyddio, a phethau allanol eglwys Dduw 
ar y ddaear, a maddeuant pechodau, iaohau'r cleifion, a gweini- 
dogaethau aogylîon, a dadguddiadau yn anliebgorel angenrheidiol 
er cadwedigaeth dynolryw, a’r bendithion hyn,rnewn cysylltiad a 
ehyfieithlonrwydd gwaaanaeth swydd Aaron. Yd awr, os rhaid 
cael iachawdwriaeth cyn bod yn gadwedig, rhaid cael ordinhadan 
i ufyddhau iddynt, a rhaid gweinyddu ynddynt yn gyfreithlawD, 
a chlywed am danynt cyn hyny gan weision awdurdodedig Dutr, 
y rhai sydd yn llafurio dros Dduw, ac yn enw Duw, yr hyn waith 
8ydd er gogoniant i Ddnw a iachawdwriaeth dynolryw. Addefa 
pawb nad rawy cyflawn yw cael beDdithion mewn cysylltiad a 
gwasanaeth cvfreithlawn,nagydyw tâl atn y gwasanaeth, yr hwn 
yw degwm, a chyhyd ag y byddo ceuhedlaeth i Aaron ary ddaear 
a dyledswydd ar ddyn ufyddhau i’r Arglwydd, a gwasanaeth yn 
yr offemadaeth Aaronaidd yn angenrheidiol, cyhyd a hyny, mae 
v degwm i fod. Hefyd,cyhyd ag y bydd nerth yn ngair Dutv, 
ac anwiredd eisjau ddileu, ac offrwm yn angenrheidiol ei roddi, 
ac offeir.aid i offeiriadu, cyhyd a hyn y raae degwra t fod; ie, 
oybyd ag y bydd yr Arglwydd yn peri i ddynion iedifarhau, a 
phechod heb ei faddeu, ac offeiriadaeth Aaron gyda’r diweddaf o’i 
cyhyd a hyny mae’r degwm i fod. 

1- Dylid talu degwm, am fod Duw yn rhoddi mwy na gwertb 
y llafur. Dyn sydd yn triu y ddaear, trwy ei haredig a’idlyfni) 
hau, planu, a dwfrhau, ond Duw sydd yn rhoddi y cynnydd, 
ac y. mae’rcnwd toreithiog yn fwy na gwerth y llafur, etto y M 
Duw yn ei roddi, gan ddisgwyl iddynt wneud cyfiawnder ag Ef, 
trwy dalu un rlian o ddegidiioyu ol, ond Duwni chydnabyddant, 
a i gy/reithiau sydd gas ganddynt. Am ltyny y pregethir pro- 


ÜDGOaS BBION. 


öî> 

gëth Pedr, “ Edifarhewch a bedyddier chwi er maddeDaní 
pechodau,” yngbyd a degy/m. 

2. Drlid talu degwm, oherwydd fod pawb dynion mewn cyf~ 
ieustra y gallant dslu. Y modd y profwn hyn yw, oherwydd fod 
pawb yn ddiwahan yn gwastraffu mwy ddwywaith gyda phethau 
al'reidiol nag y raae Duw yn ofyn o ddegwm. Galwaf wastraff 
ar bob peth afreidiol, rnewn cysyUfiad a bwyd, diod, dillad, nen 
nnrbyw beth sydd yn arferedig genym heb eu hangen, ac ni 
cbyfiawnha Duw neb am beidio cyflawni ei ddyledswyddau, eryn 
rnetba, os gwastraff fydd yr acbos o hyny, gan fod gallu, pe yr 
iawn ddefnyddiem betbau, ein dyledswydd yw gwneud felly, a 
chyfiatrnder yw i ni daln ein degymau i’r Arglwydd. 

3. Dylid talu degwm, am nad yw yr Arglwydd yn gofyn ond 
yr hyn sydd gyfiawn. Eiddo yr Arglwydd yr arian, a’r aur, yr 
anifeiliaid ar fil o fynyddoedd, eiddo’r Arglwydd y ddaear a’i 
chyfljwnder Nid yw dyn, ynte, ond goruchwiliwr ar y pethau 
tuae Duw yn rhoddi iddo, a chan mai Efe a bia pob peth, “ Yr 
holl eneidiau eiddo fi ydynt," roedd yr Arglwydd. Nid yw dyn 
yn berchenog ar ddim, ac inewn gwirionedd, nid yw yn berchen 
arno ei huu. Dylait, gan ddegymmu,ddegymmu holl gynnyrch dy 
had, sef ffrwyth dy faes, bob blwyddyn, degwm dy ŷd, dy win, 
a’th olew, a chyntaf-anedig dy wartbeg a’th ddefaid. Ac i ddwyn 
bJaen-ffrwyth ein tir, a blaenffrwyth o bob ffrwyth o bob pren, i 
dŷ yr Arglwydd. Gan inae yr Arglwydd yw f ercheo y ffarm fawr 
5 gyd> bydded i ni fod yn weisian gonest, i rboddi iddo y petb y 
mae yn ei ofyn, oherwydd nis gall ofyn dira ond yr eiddo ei hun, 
a’r hyn mae’n ofyn yn awr y w’r degwm. 

4. Dylem dalu’r degwm, am ei fod yn gorchymyn i ni wneud 
feily. Yr olwg a’r dyben eydd ganddo wrth hyn]yw ein Ues nî 
em hunain; dyna.’r amcan mawri gyd. Hefyd, os cawn fod Duw 
yn gofyn genyra wueud rliyw beth, dyna ddigon i brofi fod gallu 
gan y dynì hwuw i wneud byny, adylai calonau pawb lammu o 
lawenydd am gael y fraint o’n byetyried yn deilwng i wneud 
D'wbeth gyda’i waith. Nid ofn cosp ddylai ein cymheJl i wneud 
ttnrhyw ddyledswydd, ond cariad ; a’r hwn sydd yn caru Duw, 
ac yn cadw ei orchymynion, sydd gymmeradwy ganddo, ao y 
® ae yn anmhosibl ennill cymmeradwyaetb, a diystyru y degwm, 
trwy beidio ei dalu. 

5. — Dylid talu degwm, am fod amgylchiadau eglwys Ddatr ar 


,.3'ŵ 


ÜÜGORN SEIOîf. 


y ddaear yn gyfryw sydd yn gofyn liyny ; hefyd, nfd .gso,y 
Saint yn unig raae yr Argfwydd yn gofyn degwm, ond pob dyn 
hyw ag sydd ar ei ddaear yn by w arno ; etto y mae yn fwy peo 
dant yti gofyn i y rhai byny ag sydd wedi cyfamtnodi ag Eí 
trwy fedydd, ac a rhaid arnynt, yn ol y cyfamraod, a gwasan- 
aeth yr offeiriadaeth. Gofyna yr Arglwydd ddegwra gan y tìod- 
ion gystal a’r cyfoethogion, ac hefyd y tlodion ddylai ddegymmc 
gyntaf, fel y byddai eu hyradreoh hwy trwv ganol tlodi yn fodd- 
ion i gymhell y cyfoethogion i’w dilyn, ac fel byddai eu hymdrech- 
ion didino a chydwybodol, yn ngbanol gwawd, erlld, a thlodi 
yn esgyn i fyny at eu Tad tosturiol, a swnie fel clychau arian 
yn ei glustiau, nes y berwai ei ymysgaroedd raewn tosturi fe.lyr 
ymhyfrydai yn nhywallt ei Ysbryd Glân, yn yshryd o’run natnr, 
ac y teimlai y cyfoethogion drostynt, ac o barch at orchym- 
yn eu Duw, fel nad allent ymatal rhag agor eu calnnau, a chyf- 
lwyno at anghenion y tlodion, a’n diwallu a phob peth, ond heb 
î’r tlodion deimlo drostynt eu hunain, ni wna Dtiw deimlo dros- 
tynt. a thywalit ei yshryd ar y cyfryw a allant wneud hyny hefyd, 
sef eu casglu yn etifeddion Seion i’w gwlad en hun, yr hyn sydd 
anhebgorol ; ac y mae hyn i gael ei wueud trwy ddegymmu, 
“ Dygwch eich degwm i’r trysordy,’’ medd yrArglwydd, Deddí 
dragy wyddo) fy id hyn trwy eich holl genedlaethau.’’ 

6. Mae yr egwyddor o ddegymmu yn angenrheidiol i broíì 
gonestrwydd a chyíiwybodolrwydd poh dyn. Gwa y degwm ndarc 
yn erbyn enaid y byd (ariangarwch) ; am hyn yr yrodrechay 
marsiandwr, y masnachwr, y celfyddydwr, a phoh gweithiwr; 
oddiwrth arian raaecael anrhydedd a gogoniant. bwyd da, dlllad 
gwychion ; cysur y byd i raddau peli iawn yn ymddibynuar 
arian. Dyna ddwndwr ac yragyrch pawb, o bob gradd a chym- 
meriad. Er ei fod gymmaint yn ngolwg dynion, nes y peryglsnt 
eu sefyllfa gartrefol, a’u heinioes sydd yn fwy gwerthfawr nar 
hoîl fyd, ni chyfynga yr Arglwydd ei ffbrdd a'i drefn er boddio 
neb, ond dywedwn wrth yr oil, “ oiddo yr Arglwydd yr aur a’r 
arian,” ac er mor hoff ydynt gennych degymmwch. Hefyd J s ’ 
tjriwn fod cymmwysderau angenrheidiol yn ofynol i ddegymmu, 
ac heh fod dyn a’rcyfryw yn ei feddiant, ni hydd yr elw aam- 
caua Duw i ddyn gaei wrth ddegymrou yn cael ei fwynhau. 0 3 
na cha dyn les, yr hyn yw gwir amcan Duw mewn cysyiltiad a’ 
holl ddyledswyddau, gwell i ddyn i beidîo, er y bydd ei aur ò 


OÌBGÒRN SEIO'jí. 


#■ 

áün, fel aur ac arian, gystal a’r goreu, ac attebant gystal dyben 
hbfyd. Oud er i m gaei ein bendithio, rhaid eia bod yn gweith- 
rèdu trwy ffydd, ymddiried, a cliariad at yr egwyddor, a chofio 
vn fwyaf oddim onestrwydd. Hawdd i ni pan wrthym ein hunain, 
w'neud pethau na wuawn pan bydd llawer yn gneled, ac yn y 
goleuni, ond cofiwn fod haul Duw yn goleuo bob amser, ac 
arnom yn mhob man, ac nad oes dim dirgel na ddaw i’r atnlwg, 
ac hefyd mai gneithredoedd dyn pan o’r golwg fydd yn ei ddwyn 
i’r gohvg, i gael ei wobr a'i ogoniant, felly mai gweithredoedd 
drwg ac anonest o’r golwg fydd yn dwyn colled, gwarth, cosp, a 
cbywilydd ar gobdd yn y golouni. Cydwybodolrwydd ynte yw 
heddwch, ac ar y pegwtn hwn y cymmeradwyir pob dyn, yn 
fflhob dyledswydd, ac y mae yn atimhosibl i neb fod yn gydwy- 
bbdol pau na fydd yn cyflawni y pethan hyny ddysgir iddo. 
Dysgir y dagwm i’r holl saint fel cyfráith nefol, ac mae heddwch 
Duw mewn eysylltiad a’r ddyledswydd, a heddwch mawr, mewn 
cjsylltiad a bendit’aion mnwr. 

II. Y Bendithion a fwynheid tru-y ufuddhau iddo. Un o’r ' 
bendithion mwyaf a all dytt gael yn y sefyllfa breseunol yw 
gwaith, a phan fyddo dyn allan o waith, gellir dweyd am dano, 
dyn tlawd mewn gwirwnedd, oherwydd nid oes ganddo sail i gy- 
foeth. Holl fendithioti y bywyd hwn y’nt seiliedig ar waith, pa 
nn bynag ai eiddo’bi hun ai eiddo arall fydd. Resymol ac ys- 
grytbyrol hefyd yw fod holl fendithion y bywyd gwell yn seiliedig 
ar yr nn natur beth, sef gwaith, er y gall fod y gwaith yn hollol 
w'ahanol. Gwaith sydd yn cyfaddasa dyn i wneud gwaith ; 
gweithio a’r dwylaw sydd yn caledi & chyfaddasu y dwylaw, yn 
île bod y dwylaw yn treulio wrth waitb ryfif a chaled, yn caledi ' 
a dyfod yn fwy cyfaddas o hyd. Felly y dyn wrth gerdded, traed 
yn caledi ; a chario, y fraich a’r ysgwydd sydd yn gwnend fwyaf 
3ydd gryfaf, a mwyaf cy faddas ; felly y íyn wrth feddwl, coflo, ac 
ysgrifenu, priodol dweyd, practice mahes master, gyda pbob petli, 
aphafwyaf y gwaith, cytìymaf y cynnydd, (raewn cymtnedrol- 
deb). Gallwn ddweyd fod nerth, defnyddioldeb, enwogrwydd, 
cjfoetb, a gogoniant pob dyn yn y byd hwn a’r bwn a ddaw, yn 
ymddibynu arwaith. Y golled fwyaf all dyn gael ynte yw bod 
hebddo. Talu degwm svdd waitb, ufuddhau i Rhoddwr y 
gwaith wedi ei gael yw ei wneud, ac mewn cysyllti3d ar gwnpyd 
Mae’r bendithion. 


DDGOEÖJ SEION, 


86 

1. Natur y bendithion a fwynheid, y t byn sydd yn gyfatîeboi i 
natur y petbau a ddegyiumwyd, ae y mae yn fetidith ddyblig, 
y nawfed rhan o’r deg, y bu'r ddegfed rhan yn weddi gysscgiedig 
drostynt, yn fendigedig i ateb dyben rhagor na’r deg, a llwydd- 
iant yn ganlynol i gael un-ar ddeg neu rhagor yn llo deg. 
“ Profwch fi yr awrhon yn hyn, medd Arglwydd y lluoedd, onid 
agoraf i chwi ffenestri y nefoedd, a thywaiit i chwi feudith, fel 
na byddo digon o le i’w dderbyn.” Yr hyn ddegymmir o rhan oi 
natur a fendithir. Deirymtnir pob petb sydd yn dyfod o’r ddaeur, 
am hyny y dywed yr Arglwydd “ uc ni ddifwyna i chni ffrwyth y 
ddaear, a’r winwyddeu yn y maes ni fwrw ei ffrwyth cyn ei liam- 
ser i chwi. A’r holi genhedloedd a’ch galwant chwi yn wynfyd- 
edig, canysbyddwch yn wlad hyfryd, roedd Arglwydri y lluoedd.” 
Mai. iii, 10—14. Gwelnn wrth yr uchod fod y fendith o gael 
gwlad hyfryd, yr hyn a gyfansodda wynfydedigrwydd, yn gysyllt- 
iedig a thalu degwm. Os ydym am hyfrydwch a gwynfydedig- 
rwydd ar y ddaear, deobieuwn ar y ffordd o'i wneud, trwy 
ddegymmu. 

2. ( Y dull y mwynhcid y bendithion. Duw sydd yn llywo- 
draethu pob peth, a’i ysbryd ef aydd yn inliob man, a thrwy pi 
ysbryd JE f y mae pob bendith a fwynheir yn cael ei rhoddí; 
weithiau mae jn llywodraethu amgylchiadau nes y cydnabyddir 
hwjnt yn wyrthiol, a hyny gan rhai heb fod yn Saint. Ysbryd 
Duw sydd yn cadw teuluoedd yn iaoh a thangnefeddus, j’D dwyn 
tyflant, nerth, glendid, a iechyd yn y plant oddiwrtb y bwjd a 
fwytânt, yn dylanwadu ar y farn i feddwl am y bwyd mwyaf 
maeihus, a’i gogwyddoyn y modd goreu. Nid naturyhwrd 
ynddo ei hnn sydd yn diwallu na nerthu neb, ond yr ysbryd 
sydd ynddo. Er enghraiffí, y pum tortn a’r ddau bysgodyn yn 
digoni pum mil, heblaw gwragedd a pblaut. Nid tamaid o fara 
a thamaid o bysgodyn oydd ddigon o brvd i ddyn, oddieithr lod 
yn y tarnaîd hwnw gymmaint o ysbryd ag a fyddai mewn pryd 
arferol ; yna gwnai ddigoni a nerthu yr uncyslal. Ysbryd sydd 
yn cadw yn fyw, ysbryd sydd yn nerthu, ac ysbryd eydd yn 
porthi ysbryd, a gwyddom fod liawer yn byw yn dda, yn iach .a 
cliysurus, ac efallai chwech o deulu, oddiwrth yr un faint 0 
wenh a theulu ag ynddo ddim ycbwaneg na phedwar. Befh 
sydd yn gwneud byn ? Priodolaf ef i’r ysbryd sydil oddiamgylf) 1 
OBJ'ichj as i fewn yn y teulu, ac mewn cysyl.tiud a phob petb 


UBGORN 8EION- 


39 


•roaent yo ymwneud ag ef. yn fwyd a dillad, ac fod ganddynt 
bawl a cbyfreitb'onrwydd o’r holl fendithion sydd eisiau arnynt, 
os cadwaut gyfraith yr ysbryd. Ar holl l’eudithion y ddaear, 
mae gan ddegymwyr gonest hawl. 

3. Sicrwydd o fwynhad bendithion. Mae holl addewidion 
Duw yn ie ac amen i gyd, mewa cysylltiad a phob dyiedswydd. 
Y sant sydd yn credu fod yr egwyddor o ddegymmu yn gyfraith 
nefol, ac yn crodu fod y gyfraith hon tnewn grym yn awr, ac yn 
■gwybod fod Duw yn nnol a’i addewidion, wedi bod, ac yn bod 
yn awr, dyna ddigon o sicrwydd y gwna mewn cysylltiad a deg- 
ymmu. Mae maddeuant pecbodau, dawn yr Ysbryd Glân, 
gweledigaethau gweinidogaeth angylion, yn yr oes hon, a’r oli, 
mewn cysylltiad a chyfraith Duw, ac addewidion Duw cyn ei 
gyflawni y buasent yn bod, ac y maeut yn cael eu mwynhau, 
felly mae dynion yn mwynhau bendithion trwy ddegymron, ac 
nid oes un sail i amrueu hyn, oherwydd fod gwirionedd yr Ar- 
glwydd wedi ei brofi mewn pethau ereill. Nef a daear a ant 
beibio , ond fyngeiriaui a saif bytb, tywalltuf i chwi fendith fel 
nabyddo digon ole i chwi i’w dderbyn.’’ 

III. Yr ajiimjddiant a ddilynai ei lurthwynbwyi . Pob peth 
sydd a bendith yn gysylltiedig a’i wneud, mae melldith trwy 
beidio ei wneud,yn gyfatebol yn ei maint i'r fenditb, llwyddiant o 
chwith i’w afiwyddiant. Mae’n bosibi i ddyniou beidio a gwneud 
heb wrthwynebu, ond y mae yn anmhosibl i neb beidio gwneud, 
■heb ddiystyru. Mae dyn wrth beidio ufyddìiau yn amddifadu 
■ei hun o fendithion, oud y mae y dyn sydd yn gwrthwynebu yn 
teiljugu melldithion, mor deilwng a’r ufyddhawr o fendithiou. 
Dyledswyd a bendilhion angenrheidiol yn nglyn a hi yw y degwm, 
a naw o 'oob deg yw cyfiawu hawl pob dyn, a’r sawl a wrtbwy- 
neba hyn a gospir. “ Molldigedig ydych trwy felldith, canys 
chwi a’ro hysbeiliasoch i, sef yr holl genedl hon.'’ (Mal. iii, 9.) 
Yn awr sylwn ar yBpeilio yn ladrad. 

1. Mae lladrad yn dihawlio pob dyn o fendithion y llywod- 
raeth, a'i ddigymmeradwyo fel dinasydd, a’i anneilyngu felcym- 
deithaswr, a’i garcharu fel troseddwr. Cyfiaẃn deilyngdod y 
cyfryw yw cospedigaeth. “ Melldigedig ydych trwy felldith. 
Priodol yw dywedyd hyn, oherwydd mae pob melldith yn aflwydd- 
iant, pa un bynnag ai mewn cysylltiad a phethau tymhorol ueu 
,’i’sbrydol ydynt. Yr aflwyddiant sydd i ganlyn gwrthwynebwyr 


CDGOEN SEIOÎÎ. 


40 

îalu degwm yw amddifadu eu hunain o’r bendithion sydd raeirni 
cysylUiad a tbalu degwm, yn fwyd, dillad, cyfoeth, anrhydedd, a 
gogoniant. Hefyd, gwrthryfelwr a gyll Ysbryd Duw, yua cyll 
lawenydd, hwylusdod, serchawgrwydd, cydfod, a iechyd ; a daw i 
fewn annedwyddwch o bob natur, i’w feddwi, i’w denlo, aci'w 
gymdeithas, a chwannog fydd i wadu yr holl flydd, a’i gwrthny. 
ne-bu. Wrtli hyn bydd yn anngysnr iddo ei hun, ei deulu, a’r 
holl gymdeithas, gan syrthio i droseddiadau mwy fwy o ddydd 
bwy gilydd, nes o’r diwedd myned yn wrthodedig gan ei deülu, 
a phawb o’i gydnabod. Gwrthwynebir ef bob yn dipyn gan 
holl garwyr cyfiawnder, fely mae ef yn gwrthwynebu cyugor Duw, 
achasfyddgan bawb ei arddel uherwydd ei aflwyddiant amgylch- 
radol, a’r tlodi a dynodd arno ei hun, a’r canlyniad gofiduso hyny 
i'w gaufod ar ei deulu, ac yn inhen ychydig cyll yr hoil ffydd a 
rhoddwyd i’r Saint, ac Ysbryd Duw, ac allan o’r eglwys ei welir, 
a ch.indemniad ar ei ben, a dydd ei gosp ar wawrio. Dyma 
bcrffeithder aflwyddiant, ac y mae byn oll yn aros gwrthwyn- 
ebwr gorcbymynion Duw, ac y mae talu degwm yn un. 

JOHN JONES. 


UDGOflN SEION, 

it 

Bf £ U 

Scren p £aint. 


DYDD SADWRN, CHWEFItOR 7, I8Ó7. 

^ ; T, RAETH ° Dd ’ — 11 Byddweh ff/jddlon mewn gweithredoeàd 

(0 r Star. ) — Yn unol a’r cynllun a osodasom o flaen y 
aint, mae cryn nifer o Draethodau yn awr yn y Cynnadleddau, 
c hyderwn eu bod yn gyffredin yn cael eu gosod mewn cylch- 
e ìad yn mysg y bobl. F.ang yw y cynllnn, a chyferbyniol y 
aioni dysgwylir iddo wuenthur, pa le byDag ei barheir, acyr 
ymdrechir yn egniol i’w gario allan. Gorphwysa hyn ar yr Hen- 
unai ar Samt yn y r amrywiol Gynnadleddau. Dilys y 
g«rt y rhai o’rhobl dderbyn y traethodan hyn, ac fe ddichon y 
niant amryw o r rhai a ddygant y gwirionedd atynt gyda gwg a 
.mwn. Eithrgan nasgaliant ddyfod dan gondemniad h. 


ULiGORN SEÍOh’.- 


41 i 

oni chaíTónt gyfleustra o ufudflhau i neu wrthod y gwirionedd, 
gofyna yr Arglwydd i’r rhai sydd wedi oi dderbyn ac arogyffred 
rhywfaint o’i werthfawrogrwydd, i rhoddi y cyfryw gyfleustra 
iddynt, yn gymmaint ag y caniatâ amgylchîadau. Rhaid i’r 
Saint, mewn trefn iddynt dderbyn iachawdwriaeth eu hunain. • 
wneuthur eu dyledswydd, a dirhuddo eu godrau o waed y genhed- - 
laethbon. Aro byny, annogwn hwynti fod yn ddiwyd yn hon ac 
yn mhob dyledswyddau eraiil a ofynir oddiwrthynt, rnewn trefn i 
bregethu yr efengyl, casglu Israel, ac adeiladu Teyrnas Dduw. 
Dyfai-geisiwch aro oleuni yr Ysbryd Glân i’ch harwain a’ch tywys 
vn holi ddylcdswyddau eich bywyd. Gosodwch eich hnnain a’ch 
teuluoedd roewn trel’n ; gwnewch Seion o’ch mewn eich hunain, 
ac yn eich preswyl fanau. Yna ewch allan a phregethwch yr 
efengyl, gan ddosbarthu traethodau, ac hefyd ateichllalur beu- • 
nyddiol, gydag ysbryd yr heddwch ac ewyllys dda yn liosgi yn 
eich mhynwesan; yna cewch allu i dyim y gonest-galon at yr un - 
ffynonell o oleuni o’r hou yr ydych chwi yn cael llawenydd a 
chysur, 

Wrth ffydd a gweithredoedd da yr ydyra ni i gael ein hiachaw- 
dwriaeth ein hunain. Yö Nheyrnas Dduw rhoddir ein hetiledd- 
iaethau i ni yn ol yr ymdrechiadau a wnawn i sefydlu y cyfryw 
deyrnas ar y ddaear. Ymegniadau ymunol a pharhaol y Saint, - 
yn dywysedig gan alluoedd y Nef, yw y rhai sydd i orthrechu 
gailu Satan, ac i wared y ddaear oddiwrthei lywodraetb. Henur- 
iftid yr Eglwys hon a ddylent bregethu yr efengyl, a r Saiut a 
ddylent ymweled o dŷ i dŷ, gan adael yr argraffedig air, a phan y 
cynnygio gyfleustra, dal eu tystiolaeth y fod Duw etlo wedi dad- 
guddio ei ewyllys o'r Nefoedd, ac wodi anfon Apostolion a I hro- 
phwydi i fynegi y ffordd o fywyd ac iacbawdwriaeth i blant 
dynion. Ymddengys yr ytndrechiadau personol hyn, pan eu 
hystyrir yn unigol, yn fychain, ac yn annghynnyrchiadol o gan- 
lyniadau gorfawr, eithr pan y canol-bwyntir'y lluaws o honynt er 
cyrhacdd yr un amcan, maent yn nerthol eu dylanwad, » chyfan - 
soddant y ddplen a’r hon y troir Babilon tu fyny i waered, ac y 
sefydlir teyrnas Dduw ar ei eharaeddau- Gweddai i’r Saint, gan, , 
hyny, i fod yn ddiwyd yn yr holl ymddangosiadol fân bethau hyn 
o ba rhai y cyfansoddir cyfan-grwn mawr J gwaitb y d) ddiau 
dineddaf hyn, ac felly i dderbyn cyflawniad yr addewid o y bydd 
i-’r han a fydd yn ffyddlon dros yobydig.bethau gael ei osod yẅ.L 


4*2 


TOGOEN SEION. 


rheolwr dros lawer. A y bywyd hwn, gyda'i dreialon a’i ofidiao, 
• v " fuaa heibi °. Fei y deuwn yn ystyriol o fod ei ronynau diw. 
eddaf yn gadael awr-wydr amser, mor hyfryd fydd adolygu ei 
olygfeydd oyfnewidiol, ac i fod yn alluog i ddweyd ynomein 
hunain ein bod wedi ein boddloniar fywyd, a bod wedi ymdrechu 
i wneuthur daioni a gweithredu oyfiawnder yn ol y goleoui a 
roddwyd i ni. Pan y delo y cyfrif diweddaf i gael ei gymhwyso, 
ob cawn fod cin peohodau wedi myned o’n blaen i farn, ac fod 
mlance yn eûi ffafr yn y hrofedigaeth hon, cawn yn wirein talu 
fil o weitbiau am ein holl lafur yma. 

Cyrhaedoiadao.-— M ae yr Ilennriaid Henry Lunt ac A. M. 
Musser ar ymweliad byr a Chymru cyn yr ymfudant. 

Hysdys i r Saint twriad ein ffyddion frodyr Evansac A6hby i 
ddychwelyd adref y tymhor hwn. Dymunwn gyDnorthwy y 
-saint i r perwyl tuhwnt i’r hyn osodir arnynt, os gellir, a’u gwe- 
ddiau effeithiol drostynt ar i Dduw Israol fod gydahwynti'w 
harwain trwy bob cyfyngder a’u cyfarfyddant. 

Y-Mwhlodd y brodyr Trumaa O. Angel a John Kaye, a ni, 
yn ddiweddar, dros ychydig o ddyddiau. Buont yn 
h"eied gweithiau haiarn a chopr er cymmervd cynllusiau, &c., 
’ h 011 ) 1111 - Bu cryn gynhwrf yu I.lanelli oherwydd Fr swn fyned 
aíian fod angd yn pregethu yn Ngbapel y Saint ! 

Newyduion o ÜTiH.-Yn y “ Morrnm ” am Ionawr 17, 
cawn fod cynnifer o’r Deuddeg ag sydd yn yr Unol Dalaethau yn 
penderfynu ymuno yn eu hymidreohiadau i gael sefydliadan ar 
','d y Dwastadedd. Bydd i bob sefydliad gynnwys, o leiaf, 50 o 
•' 1 8 aiiun B, a allant adeiladu amddiffynfeydd, ac amddiffyn eu 
huuaín rhag gelynlon. Byddaut i gael pob offerynau ainaeth- 
jddol i fyned gyda hwynt, fel y codont webith a phob angen- 
idiau bywyd i r ynrfudwyr. Ni eill cwmpeini o law-geirt 
' nt hwyodd i Utah, heb gael cynnorthwy i’w cyfarfod. Cyr- 
nieddodd yr Henuriaid F. D. Richards, a D. Spencer erbyn y 
ymanfa, a mynegasant wir sefyllfa y cwmnioedd a ddaetbaut 
„ 10 'ddyntary gwastadedd. Y fusnes gyntaf a wnaed yn )’ 

y *.'fa oedd gwahodd gwirfoddoliaid i fyned a gwoddeuau ac 
' BBbo,tb î gyfarfod yr ymfudwyr, a chychwyn y diwrnod hwaw. 
Aeth alian tua 250 o weddouau, gyda 26,688 pwys o flawd, heb- 
' Inbo| 6i arall a blancedi a dillad cynhes. Yr oedd yr yffi- 
ui iad yn afresyiaol o diliweddar, ac oftiir x ceir hanes am r bai 


. ÖDOORÌI SEtv)N. 


43 


o'r ymfudtryr. olaf yn dyaddef. Feẁllai y cawn ’chwaneg erbyn 
eiu nesaf, 

Dhwgiad yu aelodau Kgl«ys Dduw sydd betb a ddy'ai fod yn 
ddygwyddiad beunyddiol. Er ein triatwch, profir, yn rhy aml, 
wirionedd y ddammeg a gyöelyba Teyrnas Dduw i rh«yd a fw .. 
iwyd i'r môr, j? hon sydd yu d»l pob matll o bysgod, y rhai a 
ddidofir, ar ol tynu y rhwyd i’r làn. Swu anbyfryd amrysonau 
a chalon-galedwch brodyr e cbwiorydd yn Eglwys Dduw tuag ù 
eu gilydd, a buer y dingcod ar bob Sant ag sydd yn lân breswyl 
i'rYsbryd Santaidd drigo yuddo, yn waeth na swn hogiad, can 
mil o lifiau. Arogl drewllyd gweithredoedd llygredig y rbai. a 


wisgaot eow crefydd roegys mantell i’w throi heihio pan y myn- 
ant sydd wrthwyneblyd i archwaith y rhai a garant gyfiawnder, ac 
a gasant anwiredd, a chlaerineb y rhai nad ydynt y naill beth 
na’r llall sydd raegys vomit i’r rhai a.deimlant megys Duw ei hun. 

Ar ol y dyrnu trwm sydd wedi bod ar y Uawr-dyrnu, sef Seion, 
er’s peth amser, mae Uawer o ûs wedi cael ei chwythu yn mhob 
eyfeiriad, a’r gwonith di blysg, wadi ymddangos yn ei burdeb, 
Pregethir edifeiriwoh a bedydd er mad.deaant pechodau i holl Saint 


; ütah, a gofynir iddynt wregysu eu lwynau a dangps os ydyut »am 
fyw eu crefydd a gwasanaethu Duw trwy adeiladu ei deyrnas yn 
weithredol .Sefyllfa o brawf. ae amser gweithio y yw bywyd hwn; 
ac nid yw y Saint i ddysgwyl segurdod a mwynhad. os ctrhaedd 
wnanti’r gamp uchel yn Nghrist Iesu, o’r hon nid ydym etto wedt 
cael braidd un dychymmyg. Pwy erioed a glywodd fod dyn diog 
yn ddyn dnwioj? neu Saint diog o unrhy w r.ei'tb yn yr Eglwts 


on. 

Ileblaw eich cymhell i ystyried y,. cyfieitbad.o ddysgeidiaeth ejn 
Idywydd, dywadwn, Darparwẃ eich.Jiunoin, canys y mae gair yr 
Arglwydd ar ddyfod o Seion, ac ni ddychwel atto Ef yn. wsg. 
Llawenhaed y diwyd, ymddrychryned y drwg weithredwr, a d;w- 
ygied y llesg ; canys y mae barn ar gael ei osod with |inyn,..a 
chjfiawnder wrth bwys yn y wlad hon, megya.og yi ydystc 
dechreu yn Seion. Gosoder y r ysgwâr a'r cwmpawd wrth ỳob careg 
yn yr adeilad yn Nghymru, a thorer oi chalciau ymaith,.ac os na 
ddyoddefn ei thrin, tafier hi i’r domen, Hawyr ! a oes rhe 
fod gwaith uiawr yn cae! ei dori allau argyfer llawi.r o bersrn 
a dim ond rhai yn ei gyflawni, a'r lieill, nid yn unig yn P eI ' 
3>eithio eu buna'iu, ond ain rbwy.stro ereill he/yd. M«on. 


UDGOUẂ SEIÖfí. ■ 


4á 

y ffroga blwydd yn roarchog y rhai dwy.flwydd. 

Dywedwn wrth Lywyddion y Cynnadloddau, Darperwch eîcii') 
Oangenau i dderbyn gair yr Árgiwydd. Eich gofyniad yn mhob 
Oaugen fyddo, 

I' A ■ vti - vw - v Dlywydd ei hun yu ddyn da a digon diwyd, ac yn 
esiarnpl i'r holl swyddwyr ereill. Os na fydd, i ffwrdd ag e/ó’r 
ffordd, a gosoder erall yn ei le. 

^ ydyw yr holl swyddwyr mewn undeb, oo yn oadw eu 
sryroanau yn loewion? A oes gwaith yn cael ei dorri allan'o'u. 
blaen— pregethu, traethodu ymweled à'r Saiut, &c? A ydynt : 
>wy yn ymgynnilo. ymprydio, ymburo ac ymsanteiddio mewn 
buchedd a chynnyddu gronynau dwyfol yr YBbryd Glân o’u 
.ohewn ac o u haraiçylch, ac yn ngallu anorchfygol yr Offeiriad- 
aeth ? Os nad ydynt.llawer gwell yw cymeryd eu swyddau oddi- 
arnynt, au rhoddi i'r rbai a’u defiíyddiant. 

III. A ydyw y Saint tnewu bywyd? A ydynt hwy yn rbydd 
oddiwrth enllib ac amryson? Nid anaml yr esgeulusir y fath 
achosiou a ystyrir yn fychain, hyd oni thyfont aoy diluwiont 
gangenau cyfain â llifeiriant cynhen. Er rhwystro hyn dylai fod 
yr athrawon, neu yr uwch swyddwyr a osodir i weithredu megys ’ 
athrawon jnchwilioy fath belhau allan, ac va gweinj'ddn cyfiawn- 
der yri diduedd Gofyner hefyd, a ydynt yn gwneuthur yr oll a 
allant drwy Iwyneidd dra a tbrwy geisio argyhoeddi a dent cyn y 
gweinyddont lythyren eithaf y gyfraitli. 

IV. A ydyw pawb yn diiiwahan sydd ag unrhyw income yn talu 
ett degwm ir Arglwydd. Os nad ydynt, na laeshaer rbag pre- 
gethu, perswadìo, deni.goleuo, ac argyhoeddi, hyd oni ei wneir. • 
Ymddyger yn dyner lle byddo anmhrofiad a gwendid ; eithr Ile 
nfae yr hen benatt ’’ a wyddont ewyllys eu Harglwydd, a« ois 
gwnant hi, curer hwy^ a llawer ffoned, hyd oui churir hwy at eu 
dyledswyddau, neu allanẅ’r eglwys. 

V. Anfoned pob Idywydd Cynnadledd Ddeheool fynegiad.bob 
rois o bellaf, o sefyilfa a chynnydd ei Gynnadledd, a’r nifer «ydtl 
vo tatn degwm, ynghyd a’r swm. Hefyd swm dyledy Gvnnadledd, 

ac i hwy y hydd yn ddyledus. Dyry y Bngail, J. Jones, 
n«nes Cynnadieddau y Gogledd mor amí asr a allo. Gofynir 
hynty traethodu, y pregethu.y bedyddio, a'r chwvmi, hefyd, a 
pliob hanes sydd o ddyddordeb. 

Yi nh derfynu, dymunwn i bob Llywydd Cynnaäledd brofl ei 


i 


■ ÜDGORN SETON. 


'45 

,'áeiìyngdod i gad.parhau yn ei swydd bwysig wrtli wnentlmr y 
pethau hyn. Na annghofier y Swyddfaoedd ain gyhoeddiadau 
,a thraethodau, fel ein calonoger i yru y gwaith rhag ei flaeij. 
Bydded ein tỳ yn lan, — pob celfigyn yn ei le, a phawb yn lan 
,a llnn yn “ meindio bosnes eu hunain,” fel y byddom addas i 
dderbyn gair yr Arglwydd ; oblegid, cofier. y mae yn dyfod. 


DYSGEIDIAETÍI YR APOSTOL BENSON. 

( Parhad o tud. 27.) 

Oni all Duw, perc'nenog y ddaear a’i chyflawnder, gyfranu a fyno 
i’w blant, pan gwel efe hwynt yn addas i'w derbyn ? Wrth 
weithredu yu ol yr egwyddor lion y dysgwyliaf fi feddu pob 
peth a ddymunwyf, — gwragedd, plant, aur, arian, tai, tiroedd, 
a phob peth da arall. Eiddo yr Arglwydd ydynt, ac ni roddir 
hwynt yn dragywydd i neb ond a feddant yr offeiriadaeth. 
Felly, chwi welwch nad ydyw y cart o flaen y ceffyl genynj, 
ond pob peth yn dyfod yn mlaen yn naturiol yn ei amser ei 
hun, er y dichon i ni gael dyoddef a gosod eiu bywydau i lawr 
yn nghyntaf. 

Teitnlwyf yn dda hcno ; mae llawer o bobl dda yma a 
ddeuant i’r eglwys ar ol hyn. Geill y lleill rhuo & chwydu 
allan eu “ dynoethiad Mormoniaeth ” faint a fynont. Dyna 
beth ydym ni am wneuthur. Yr ydym ar law i’w dynoethi 
gymmaint a allwn i’r sawl a fynont. Yr ydwyf fl yn awr yn 
dynoetlii rhai o’i hegwyddorion ; a phe deuai y bohl a ant i 
glywed ein gelynion yma attaf fl, gallwn ddweyd y dywedwn 
y gwirionedd wrthynt ; eiŵr os gwell ganddynt glywed un- 
rhyw ddrwg am danom, ac os carant gelwydd, gallant fyned ac 
ymlythu arnynt, a myned i uffern. 

Ewch i weithio, frodyr a chwiorydd ; mae yr elfenau a ch 
hamgylchynant yn llawn o gopr, arian, aur, a phòb angen- 
rheidiau, a mynwch ddigon i dalu eich cludiad, fel y gwared- 
och eicli hunain o gaethiwed Babilon. 

Pe dechreuid yr egwyddor geiniogol yma o’r amser hw n yn 
mlnen, un flwyddyn ar ol mis Mawrth nesaf, gadawai miloedd o 
Saint y gwledydd hyn trwyddi. Oni aílwch chwi, yn ol eich 


4f> 


TjBGOírs SEION'. 


dealltwriaeth a’ch hewyllys thydd eich hunain, gasglu dígon o 
ffydd i’w gyflawrii ? Pè na wybyddech pa le i droi am y pryd 
nesaf o fwyd, ac ÿ'syllai newyn yn eich gwyneb, oddieithr i’r 
Arglwydd eich cynnorthwyo, oni weithredid ffydd, ac y gwnelid 
weddio am fanna a sofl-isir? Gallwn feddwl y gwnelid, ond, 
trwy orfodaeth. 

Ceisiwch, gan hyny, am eiriau o ddoethineb oddiwrth yr 
Arglwydd ; gweithredwch yn eu hol, ac ymgesglwch adref. 

Cyfîawnder Teyrnas Dduw a gaffoch, ac aehubiaeth ynddi, 
ydyw fy ngweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. 


GWAHODDIAD Y SANT I’W BERTH YN.4SAU. 


Tebygaf y clywaf rnddfanan y gwan, 

Dan ochain, a gwaeddu, u oh ! pa le mae’r fan 
In’ gael gwaredigaeth o ganol y trais, 

Sydd ’nawr yn ein Uethu a gwasgn ein hais. 

B’le, b’le cawn ni fyw, 

Ar wyueb y ddaear, dan nodded ein Dnw. 

Myfi sydd yn barod i ateb eicb cwyn, 

A roddaf y cynghoryn awr er eich mwyn ; 
Dywedafyn gywir yn awr, heb nn ple, 

Lle cewcb chwi a minaa lwyr nodded y ne’. 

Deweh, dewch, oll o‘r bron, 

Dewch, brysiwch i Seion o hen Babilon. 

Trwy fedydd y trochiad eich henaid fydd byw, 

Ac arddodiad dwylaw — cewch ysbryd ein Duw, 

Fe ch harwain yn liawen o ganol y byd, 

Fe’ch dyga i Seion yn siriol ynghyd ; 

Llon, llon fydd eich gwedd, 

4n Seion yn siriol, mewn mwyniant o’r wledd. 

Rwyf fi wedi teithio yn mhell pell o’m gwlad, 

A m hiraeth am Seion, lle mae cael rhyddhad ; 
Wwrandewch, chwi berth’nasau, a’r Seintiau yn llon, ' 
Dewch, brysiwch i Seion o hen Babilon. 

Dewch, dewch, oil o’r bron, 

Wwnewch ddyfod i Seion o hen Babilon. 


ÜBGORN SErON. 


47 ■ 


Phioiau y dial sy’n hongian i lawr, 
liwch ben y trueiniaid sy’n gwrthod yn awr, 

I roddi ufydd-dod i ’fengyl yr hedd, 

Sydd ’nawr yn eu galw i ddyfod i’r wiedd. 

Dewcb, dewch, oll o’r bron, 

Dewcb, brysiwch i Seion o hen Babilon. 

Nac ofnwch i deithio drosdiroedd a môr, 

Os byddwch yn ffyddlon, .cewch ofal ein Ior ; 

Ei ofal fydd drosocb. Ira b’och ar y llawr, 

Efengyl a'ch gwared bob inynyd — bob awr. 

Dewch, dewch, oll o'r bron, 

O ! deuwch i Seion o hen Babilon. 

THOMAS F. TIÎOMAS, 

Potsville, U.Ü.A., Tach. 30, 1856. Gynt o Georgetown, Merthyr. 










NEWrDDION YCHWANEGOL O’R DYFFRYN. 

Pan yr oeddem ar fyned a’r rhifyn hwn i’r wasg, derbyniasom 
y Star a gynnwysai lythyron oddiwrth y Llywyddion Brigham 
Young ac F. D. Richards. 

Maent yn llawn o dân ysol yr Arglwydd. Prif destuD yr 
hoil diriogaeth yw am y DIWYGIAD sydd i fod. Pregethai 
gweision Duw gyda’r fath nerth hyd oni orfodent attal 
rhag dweyd ychwaneg, oherwydd fod y bobl yn ocheneidio gan 
‘ arswyd yr Arglwydd.” Mae annogiad i’n Llywyddiou yn y 
wladyma lanhau yr eglwys yn nghyntaf, gan bregethu diwygiacì 
cyfFredinol i’r Saint yn nerth yr Arglwydd, a roddi y gwirionedd, 
nooth yn llym iddynt, oherwydd dywed ein Prophwyd fod y 
Saint yn y wlad hon, befyd, yn rhy oeraidd a marwedd gyda’u 
dyledswyddau pwysig. 

Coir cyfieithad o’r ddau, ynghyd a sylwadau y Llywydd Pratt 
yn gyflawn yn ein rhifyn nesaf. Yn y cyfamsor, frodyr Llyw- 
yddol yn Nghymru, darparweh eich hnnain a’r Saint, trwy weddi 
ac ympryd, î dderbyn gair yr Arglwydd, yr hwn sydd rnegis 
cleddyf Uym dau finiog. Ceir gweled ar fyr mai dira ond 
gweithoyr diwyd a gant yr anrhydedá o gyflawni gwaith, a chy- 
hoeddi cenadwri rhybuddiol yr Arglwydd. Drachtiwch yn he~ 
iaeth o ysbryd Seion, fel y teimler ei effaith drwy bob preswyl 
în Mghymru, 


••48 


ÜDGORN SEION 


Nifer y ddau law-geirt gwrapeini o ymfudwyr diweddar oedá 
: tua 900 o eneidiau. Daliodd ystorom eira un o’r cwmnioedd vn 
- y Sweel Water. Yr oedd troedfedd o eira ar y llawr, ac ni 
ddaetb y cynnorthwy ond braidd mewn araser i’r ddau gwm- 
peini, meddai y raail, yr hwn a ddaeth heihio iddyut. Cym. 
raerid hwy i • fyny i’r waggenni, dilladid hwy yn gynnes, a 
phorthid hwy yn haelionus, gan yr anwyl frodyr a aethant o’a 
• gwirfodd, ar eu cost eu hunain, i gyflawni y fath orchwyl caredig. 
Dysgwyliaiy Llywydd Young bob un o honynt i mewn yn fuan, 
“ heb iddynt gael dyoddof llawer.’’ Yr oedd efe yn lled anfodd- 
iawn ara iddynt gael eu cychwyn dros y gwastadedd nior 
ddiweddar. 


AMRYWIAETHAU, & c. 

Y Llong ‘‘ Colpmhia " a hwyliodd o Lerpwll Tachwedd 16, 
Ì856, a 221 o Saint ac eraill ar ei bwrdd. Ganwyd nn mab 
ar y fordaith. Cyrhaeddasant Caoréfrog newydd Ionawr y laf, 
ar ol mordaith o 45 diwrnod. 

Taliadad am Lyfrad o Ionawr 5 hyd Chwefror 5 — 
Wm. Ajax, Món, 1 5s ; Dinbych, 13s. a £1 8s. 4c. (Ilyd 22, 
1856); C. Harman, £2 14.s lc. ; J. J. Phillips, £l ; A. L. 
Jones, £3; J. Gibbs, 3s. 4c. 

Etto am Draetiiodao. — T. Stephens, £10 4s. ; JohnTre- 
hani, lfls. 8c. ; William Jones, £1 18s.; C. Ilarman, 15s. ; U. 
Jolm, £1 I0s. ; W. Ajax, Dinbych, 16s. 8c. ; Mon, £1 5s. 

Cyrnelir Cymanfa Meirion, Chwefror 22; Dyffryn Conway, 
&c„ Mawrth laf ; Dinbych, yr Sfed ; a Ffiint ar y 1 5fed . 


CYNNWYSIAD. 

Traethawd ar Dalu Degwm 

Golygyddiaeyh — Traethodau — Cyrhaeddiadau — Newyddion o 

Utah— Diiyygiad, &c 

Araelh y Llywjdd Benson 

Gwahoddìad Santi’w Berthynasau. 

Newyddion ychwanegol o’r Dyffryu 

Amrywiaelhau 


A B ERTA W Y : 

ARGRAEEWYD a CIITHOEDDWYD GAN DANIEL DANIËLS» 



33 


40 

45 

46 

47 

48 


UDGrORN SEÍON, 

NEO 

.#eien g &atnt. 


Rhif. 5.] MAWRTH 7, 1857. [Cyf. X. 


GẂAITH Y DYDDIAU DIWEDDAF — DARPAlUAD. 

(O’r Síar.) 

Gogoniánt Teyrnas y Dyddiau Diweddaf, cydyrogasgliad 
pobl Duw, adciladiad Seion, adferiad pob petli, ail-ddyfodiad 
Crist., a’r Milflwyddiant, oeddynt destunau a pha rhai yr ytr- 
wnelai meddyliau uchel-dônawg y Prophwydi o dan frwd ys- 
brydoliaeth. Oddiwrth y pynciau hyn benthycent adcnydd a U 
galluogent i ucbedi yn y fath ehediadau dyrchafedig ag a 
achosai i dybiaeth meddwl anysbrydoledig ymbenfeddwi. 
Gan gael cu cario yn uwch uwch gan yr Ysbryd Glân yn 
ngweledigaethau yr Hollalluog, cj'rbaeddasant neíolaidd gylch 
bywyd, ae ymdrochasant yn y gogonianí bwnw a rhagddywed- 
ent y gordöai y ddaear, yn nghyflawndor yr amscroedd, megis 
ag y tüa y dyfroedd fynwes y dyfnder aruthrol. hel yr ym- 
grafangai eu heneidiau prophwydawl mewn ychydtg fras- 
bynciau a phetbau cyffredinol o’r golygiadau mawreddog hyn, 
eu darluniadau a rlioddwyd gyda’r hyftwdledd nertliolaf. Yii 
wir, ar y pyneiau a rhagen wyd, treuliasant gryfder llawnat 
meddyliau ysbrydoledig. 

I’w dilyn yn eu ehediadau uchedawl, i ddarganfod godidawg- 
rwydd y golygfeydd a welent, drwy gilfath y dyfodol diyni- 
lenol, ac i edrych gydag ymddiried at gyflawniad Ilj'thyrenol 
y gweledigaethau propltwydol, a ofyna i’r meddwl fod jn 
«idiwylliedig gan yr ysbryd hwnw a symudodd y Hèn or 

neilldu, ac anghena ffydd mor uchelfrj'dig aa: y meddai y 
5 Pns, 1 


8ô 


ÜDGOBN SEION 


Prophwydi en hunain. Rhaid i bethau Duw, er cael eu dealf,. 
a’u gwneuthur yn amlwg i lygad flydd, gael eu canfo'd yo y». 
brydol. Gyda sylliad arnynt wrth olenni ansicr doethioeb 
ddynol, yr anamlygrwydd a fwyheir gan wyb-greadigaethy 
dyb, a gosodir dychymygion niwlog gwybiog, yn lle ffydd glir 
a sylweddol. Oddiyma, i’r rhai ag ydynt yn amddifad o 
ddoniau yr ysbryd. ymddengys y dygwyddiadau mawrion a 
rhag-ddywedwyd y deuant i beD yn y dyddiau diweddaf megis 
breuddwydion o ddirgelwch yn anghofiedig, a ofynant Ddaniei 
i adrodd eu sylwedd, a dehongli eu hystyr. Neu, ysgatfydd, i 
dybiau dirdynedig, ymddangosant megis lledrithod y wyliad- 
wriaeth ganol nos, y rhai a ergydiant arswyd i’r eoaid, ond 
a ochelant y teimiadau corfforol, y rhai a ddiflanant pan eu 
dilynir, ond ag ydyntoll yn ofalus i ochelyd, a’r rhai y maey 
rhai dewraf yn ofalus i’w gyru o’u raeddyliau. Fgl hyn y 
mae gogoniant addawedig ac etifeddiaeth y Saint, ynghyd a’r 
barnedigaethau bygythiol í gael eu harllwys ar y. drygionus, 
yn cael ei ganfod. 

Cydnebydd y Cenedloedd Cristianogol awdurdòd ac ysbryí 
e'iaeth yr ysgrifenwyr ysbrydoiedig, ac ni wrthodant gyd- 
weled a’r darluuiadau propliwydawl. Gwna eu hoffeiriaid 
areithiau dysdaerwych oddiwrth y rhanau hyn o’r ysgrythyr, 
mewn pertliynas i’r pynciau a enwyd. Y mae ychydig ag 
ydynt yn hollol anffyddiol o'r digwyddiadau mawriou a rhag- 
ddywedir yn y Beibl. 

Ond wedyn, i’r ffydd boblogaidd y maent fel gwledydd 
t) Iwyth teg, a chastelli cyrchedig, yn diwailu gweinidogion a 
gwrthddrychau hynod i ddesgriflad, dychymyg, ac hyawdledd; 
oud cymmeriadau y rhai ni wahoddai neb i'w haelwyd ; ni 
ddisgwyl neb i’r chwareuyddiaeth ddyfod yn rhan o’r bywyd 
beunyddioi. 

Degau o fîloedd o bregethau a bregethwyd a miliynau o 
dudalenau a ysgrifeuwyd oddiwrth y desgrifiadan prophwydawl 
o ogoniant Egiwys y dyddiau diweddaf, Seion, dyfodiad Crist, 
a theyrnasiad cyflawnder. Nid oes braidd ddyn yn ngwledydd 
creil ar nad yw rhywbryd wedi gweddio, “ Deued dy deyrnas, 
gwneler dy ewyllys ar y ddaear megis ag yn y nefoedd M 
phroffesydd crefydd ar nad yw wedi cymiwys yn ei ymbil f 
•y niad “ Brysia yr amser, 0 Aiglwydd, pan y gordoa Ẅ 


ÜDGOES SiälON. 


6 ? 

'frybodaefch di wyneb y ddaear, megis ag y fcoa y dyfroedd 
íynwes y dyfnder aruthrol, ac y gwawria deyrnasiad cyfiawn- 
der ar y byd.” Ond wedyn, y mae uu rhan o’u fiydd yn 
amryson a’r llall. Ysgogiadau eu tybiadau eu hunain, yn y 
tywyüwch ysbrydol a’u gordoant, sydd yn mwydro eu ffydd 
fel pe baent fil o Wil-o -the-wisps. A' i wnant un darpariad 
gogyfer a gwaith mawr y dyddiau diweddaf ; ond â pob peth 
yn mlaen gyda hwynt megis ag o’r dechreuad. Saif eu dyrys 
esboniadau o’r Ysgrythyrau yn ffordd cyflawniad Hythyrenol 
y prophwydoliaethau ; a’r acty ddiaeth ( drama ) ogoneddus a 
daniodd feddyliau y prophwdi a ddiflanasant i ddiddymderau 
awyrawl. 

Gan fod heb ddylanwad yr Ysbryd Giân— ysbryd y dad- 
guddiad trwy ba un y rhag-welwyd y dygwyddiadau— y wel- 
edigaeth sydd seliedig iddynt hwy, y sylwedd a gollwyd mewn 
breuddydion. Gan gredu fod ilais prophwydoliaeth dros fyth 
wedi gostegu, a’r nefoedd wedi cau yn erbyn pob Cyfrinach 
rhwng D»w a dyn, ei Deyrnas Ef yn dyfod, a’i ewyllys ef yn 
cael ei gwnethnr ar y ddaear megis ag y mae yn y nefoedd, nid 
ydynt nemawr yn Wahanol iddynt hwy nag ystoriau y tylwyth 
teg, a gwybòdaeth yr Arglwydd yn gordoi y ddaear megis y 
toa y dyfroedd y dýfnder, nid ydyw amgen iddynt hwy na 
ehwedl. Pelly y mae gyda phob ilem arall o waith y dyddiau 
diweddaf i ddealltwriaeth mwlog ÿ meddwl pobloguidd. 

Nyni, modd bynnag, a edrychwn ar y pynciau gogoneddus 
hyn yn hollol yn yr un goleuni ag y gwelai y cyn-broffwydi 
hwynt. I ni y mae ganddynt yetyr llytbyrenol; ac o hyd 
edrychwn yn mlaenr at ddarpariada ch jlawniud. Yn htrwydd 
fod cenadwri Joseph Smith ya cyflawni y prophwydoliaethau 
cyntefig, a bod pob pob dadenhuddiad o eiddo y genadwTÌ hon 
yn dmpa.ru y ffordd i ddadguddiad trwyadl o ogoniant goruch- 
wyliaeth cyflawnder yr amseroedd, yr ydym yn eon i draethu 
bod pawb a ysgrifenasant ar y pwnc trwy ysbrydoliaeth Duw, 
yn tystiolaethu i’r hyn a wnaeth Joseph. Pan wrandawom y 
traethiad oddiwrth ddegau o filoedd o leisiau fod y deyrnas a 
souiodd Daniei am dani wedi cael ei gosod i fyny ; pan 
fc'ywsom dystion i'r ffaith fod yr elengyl yr hon y dywed Ioan 
«i fhrosglwyddid i’r ddaear gan angel, wedi cael ei hadferyd, i 
gael -ei phregethu i bob cenedl ; pan ei gwelwn yn gweithiû ei 


üdgo urí- rnJöür. 


68 

fîòrdd i derfÿnau cit'iaf y ddaear, dyv-edvui wrtliom ein hunaís 
fod y gwaitli yn darparu, y prophwydoliaethau yn dyfod i ben, 
— symuda pethau yn yr iawn gyfeiriad. Pan glywom y llais 
yn taranu drwy gyírwng yr o'feiriadatth, “ peuwch allan c 
honi hi fy mliobl i ; ” ac o wefus i wefus gweision Duw yr â 
y gorcliymyn yn mlaen, “ Cydymgesglwch fy Saint,” dywed- 
wn fod y gwaith yn ymddarparu ; gogoniant y dyddiat 
diweddaf sydd yn gwawrio ar y byd. Pan y eaiifyddom 
ddegau o fiioedd yn iieidio i ystafelloedd yr Arglwydd, megis 
eolomenod i’w fienestri, a dwylaw prysur yn adeiladu Seion, 
fel yr ymddangoso yr Iacbawdwr yn ddisymmwth yn ei ogon- 
iant ; a phan mewn atebiad i’r llef, “ Wele y Priodfab yn 
dyfod, ewcb allan i’w gyfarfod,” gesyd Egiwys yr Oen am dani 
eu gwisgoedd heirdd o ddiwygiad, parod ydym i floeddio Ho- 
sanna ! Dnw sydd yn darparu ei bobl ; nid oedd gweledig- 
aètbau y prophw_, di yn cliwedlau. 


ANERCHIAD TMADAWOL YR HENURIAD ISRAEL 
EVANS. 

Swydd/a “ Udyorn S eion,” 

Abertawy, Mawrlh 3ydd, 1357- 

Hynaws Saint, 

Gan fy mod wedi eael fy ryddhau i fyned o’ch plitii, 
ae i (jüyehwelyd i artref y Saint, teimlwyf i hysbysu i ehwi 
fy nheimladau ynghyich fy llafur yn mhiith y Saint jn 
Nghymru, ac hefyd yngliylch fy nychweliad i Seion. 

Pan y daethumi Gymru, yr oeddwn yn ddieithr-ddyn mean 
gwiad ddieithr, etto, nid yn ddieithr un i ’r egŵy ddor fawreddog 
a aehosodd i fynwesau y Saint i ymlosgi gan ddiolöhgarwcli > r 
Nef uehel am fendithion o oleuni a Bwirionedd a dywalltwyd 
allan ariiynt yn y dyddiau diweddaf hyn. Pan gyrhaeddodd 
yr Henuriad Ashby a minnau i’eh plith, yr oedd y tymh't 
ymfudo yn cyflym agoshau. Ymgeisiasom i wneuthur « 
allasem i gynnorthwyo raewn roddi cyngor a ehyfarwy'ddid i> 
ymfudwyr, (canys ni feddem un dim arail) ac iiebryngason) 
hwynt rnor belled a Llerpwll, a roddasom y cynnorthwy »>".>' 
af egnioi a allem yn eu bwrddiad ar yr S. Cuning, ano Hosto»! 
yr lÿm a hwyliodd Ebrill I7eg, 1856. Hysbys dciigon yd P ’ 


töGORN' SEION, 


69 


/mfudiad trwm adael Cymru y gwano rn òiweddaf, ac fel pob 
ayffelyb un, iddo adael mawr ddyled ar e cran i holl Lywydd- 
ion y Cynnadleddau a’u teuluoedd, o- Idieithr dau, gael en 
mudo, yr hyn heíyd a ddygodd ddwylaw newyùdicn i’r tnaes, 
yramlafoba rhai oeddyut n id yn uuig yn ddyeitliriaid i’w 
maesydd llafur, ond hefyd yu ddyeitbriaid ì’r cyflwr y galwyd 
hwynt iddo Aet’n yr ymfudiad hefyd a’n holl Ilenur- 
iaid Teithiol, yn ogystal a’r rhai hyny a allasent fod wedi 
myned i’r weinidogaeth, felna ad *wyd yehwan-g na dau neu 
dri o henuriaid teithiol yn yr holl genadiaeth, na neb i’w 
hanfon allan. Gofynid i’r Llywydd Dauiels dreuiio ei anwer 
gan mwyaf yn y swyddfa, gau iddo gael ei alw i gytnmeryd 
llywyddiaeth y genadiaeth, a gofal cyhoeddi &c., y rhai a 
dynasant ei lafur effeithiol o’r maes. 

Fel hyn, frodyr a ehwiorydd, oedd ein'cj'flwr ar ddechreuad 
gweithrediadau y gwanwyn ddiweddaf, a phe byddent wedi 
syllu arno megys ag a llygaid y dyn anianol, ac ystyried yr 
hyn oedd geuym i’w wueuihur, ymswynem rhagddo. Ond, 
diolch i Dduw, ni edrychasont arno felly, ond gyda’r llygai 
o’r ffydd hono a alluoga y ffyddlawn Santiorthrechu pob peth, 
abendithiwyd a llwyddwyd ni yn gyferbyniol. Ynycyflwr 
yma dechreuasom adeiladu i fyny “deyrnas ddrylltog;” eanys, 
trwy fenditli Duw ae ymdrechiadau ei weision fî'yddlawn, yr 
oedd nid yn unig gangenau ond cyonadleddau wedi cael eu 
torri i fyny drwy fod eynnifer o Saint yn ytnadael er myned 
i’r Amcrica, au i dir Seìon. Ond rhaid oedd gwneuthur rhyw- 
beth, nid oedd teimlad yr un <>’r Saínt am aros, eithr teimlasant 
igyfodi, ac, yn enw Duw Israel i íyned yn mlaen at y cyt 
htwniad o’u dyledswyddau, eithr fel yr ymdlangosai fod yr 
Arglwydd yn fwy na’r oll, felly yr oedd rhyw egwyddor fwy a 
chryfach er ein galluogi i ganol-b">ntio ein liegni yn fwy. 
trwy yr hyn y caöem allu rn wy i ddwyn y nraith yn anrhydetidus 
y gwaith ag oedd wedi syrthio arnotu. Pa betli ydoedd yr 
ägwyddor gryfaeh? Cyfraith y degwm ydoedd, yr hon a gyf- 
Iwynwyd yn gymmanfa gyntaf a gynnaliwyd Jyn Merthyr ar 
olmynediad y Saint y gwanwyn diweddaí. Nid yn Merthyr 
yn unig ei chyflwynwyd, eitlir gal vy’d ar yr holl Saint yn 
mbob cynnadledd trwy y Genadiaeth Gymreig i dalu eu deg- 
w n), Gwir ydoedd mai gyda theiroladau diolchgar i Dduw a 


70 


UDGORN SEIOîî. 


chariad i’r Sainí y gwelsom lawer yn ateb i’r alwad, 0 > 
dechreuad. Mae amrai erail!, yn raddol, wedi gafaelyd yn yp 
egwyddor felymaent wedi cael eu gwneuthur yn fwy'hollol 
liysbys o honi, ac y mae eu ffydd wedi cynnyddu yn ngwaith 
Duw. Mae ychydig o liyd vn sefyll yn ol, ond maeamserdi- 
doli wedi dyfod, a’r rhan na fyddant byw eu crefydd, ac na 
ufyddhant i gyfreithiau Duw, ni adnabyddir hwyntynhwr 
yn mhlith pobl Duw. Mae gan egwyridor y degwm allu ynddi 
ei hun sydd gyfartal i’r gorchwyl a osodir arni; canys y mae 
wedi ein galluogi i dalu ein treuliadau cartrefol, talu llawer s 
ddyled, a chyfodi at drj'sorfa y deml tua £300, a® wedi ymsefydlu 
yn gadarn yn mhlith y Saint, fel y eyflawnir llawer mwy y 
flwyddyn hon na’r llynedd. Yr oedd y planigyn, y gwanwyn 
diweddaf yn ieuanc a thyner iawn, ond y mae wedi tyfu erbyn 
hyn yn bren eadarn, gan ddwyn ffrwyth da. 

Am hyny, anwyi Saint, ymgalonogwcíi, a byddweh byw i 
fyny i ofyniadau hon yn ogystal ag egwyddorion ereill iachaw- 
dwriaeth a wneìir yn hysbys ichwi, a hwy a ddygant fendithioi 
> nefoedd i waered ar eich penau. ac a frysiant eich gwsredig- 
aeth o wlad y gormes i wlad rhyddid. 

Mae yr argoelion sydd o’ch blaen yn eithaf addawol— y 
planigyn ieuanc sydd yn inhell tu uchaf i gyrhaedd y “Llwyn- 
ogod bychain,” a hiraethant am attal ei gynydd. Y nio» 
genych hefyd yn y maes amryw yn ychwaneg o Ilenuriaiá 
mwy galluog, rhai o honynt o Seion, y rhai ydynt yn “rtyrau 
eedyrn i chwi. Hefyd, y mae cyfres o’r traethodau nertholaf 

0 blaid y gwaith hwn yn awr, yn dyfod f’eh dwylaw, y rhai 
ydynt yn deffroi llawer gonest ag oeddynt cyn hyn, wedi cael 
eu cadw yn hollol anhysbys o wirionedd yr Efengyl. 

Y Diwygiad dyfodol a fydd yr fendith i bawb o’r Saint ffÿdd ■ 
lawn. trwy dori pob cangenau meirwon, a didoli yr alcam 
oddiwrthynt, gan eu dwyn yn nes at yr Arglwydd, eu cylymu 
yn dynach yn rhwymau cariad, gan roddi mwy o allu iddynt 

1 ddwyn y gonest-galon o gyfeiliorni ei ffyrdd at oleuni gogon- 
eddus y gwirionedd. 

Pan y dechreuwyf adfyfyrio ar sofyllfa ac argoelion y gen- 
adiaeth, teimlwyf yn wir ddiolchgar i’r Arglwydd, yr Hwn sydá 
wedi cin cynnal mor belled, a’r Hwn y gwyddom y parhsií 
cynnal cyhyd ag y gwnawn ei swyllys fif. 


ÜBGORîí SETON. 


71 


Teímìwyf fel pe y clmenychwn aros gyda chwi, ac y cyn- 
Tiorthwywn chwi i dreiglo y gwaith mawr hwn yn mlaen. 

Yn ystod y flwyddyn fynedoi ag ydwyf fi wecli ei íhreu'io 
gyda chwi, yr ydwyf wedi llafurio gyda mawr lawenydd a 
boddlonrwydd, wedi cynnorthwyo i gyflwyno i chwi rai o gyf- 
reithiau Seion, y rhai nid oeddych hyd hyny wedi cael eich 
galw i’w hymarferyd, a pha rai yr ydych wedi cydymffurfio 
yn llawen. Nid oedd genym ond arwain yn y blaeu, a 
phwyntio allan y ffordd, ac yr ydyoh wedi dilyn yn ddewr a 
chynnal yn ffyddlawn ein dwylaw, yr hyn sydd wedi tynu 
bendithion y nef i waered ar ein pen au, a phrofl yn fendith 
barhaol i ni oll. 

Yr ydwyf wedi teithio ddwywaith o gylch y genadiaeth yn 
drwyadl, ac amryw weithiau trwy y rhanau deheuol, ac >*r 
ydyeh wedi bod bob amser yn barod i’m bendithio, ac i wein- 
yddu i’m anghenion, tra y teithiwn megis dyeithr un yn eich 
tnysg. Os ar droion y methais roddi y cyfryw gynghor a 
chyfarwyddid 1 chwi ag a’ch calonogai ac a’ch cysurai mewn 
amser anghen, a’chcryfhau yn achos y gwirionedd, ni buoher- 
wydd fy niffyg ewyllys, ond diffyg gallu i’w wneuthur. 

Yr ydwyf wedi llafurio mewn mawr bleser gyda y Llywydd- 
ion Daniels ac Ashby ; hefyd gyda Llywyddion y Cynnad- 
ieddau, Er eu bod yn angbyfarwydd a’u maesydd llafur, ac 
a’r sefyllfa i ba un eu galwyd i weithredu ; etto yr oeddynt 
ya ddynion o gywirdeb, a’u dymuniad am wneuthur daioni yn 
feunyddiol. 

Mae yr Henuriaid Miller a Taylor yma yn awr gyda chwi, 
teimlwyf i ddiolch i chwi -oll am bob arddangosiad o gym- 
mwynasgarwch i mi, ac i ddeisyf arnoch am beidio ein han- 
nghoflo yn eieh gweddiau pan y teitbiwn tua Seion. Er y 
byddwn yn mhell oddjwrtliych, riyni a gofiwn am yr amser a 
drculiasom yn y weinidogaeth yn Nghymru, a’n gweddiau a 
esgynant i’r uchelder am i waredigaeth ddyfod i’r ffyddlawn o 
bobl yr Arglwydd. 

Bendithion y Nef a’n canlynom o hyd, fel y eyfarfyddom 
stto yn Seion, ydyw gweddi 

Eich brawd a’ch cyfaill, 

ISBAEL EVANS, 


72 


UÜGORN SEION, 


UDGrOBlSr SEION, 

iH £t' 

«>mn V ^ainî- 


DYDD SADWRN, MAWRTH 7, 1857. » 

DÍwtgîad. — Cynnelir Cyfarfod Diwygiadol yn y Swyddfa 
hon, ar y 12fed dydd o'r mis hwn, dan lywyddiaelh yr Apostol 
Benson. Yr ydys yn barod wedi rhybuddio y gwahanol 
Lywyddion a ddisgwylir i fod yn bresenol, a gobeithiwn y 
byddant oll yn egnîol yn eu hymdreehion i fod yma yn 
brydlawn i gyiarfod a’r Llywydd Benson yn ei ymweliad a 
ni ar achos mor bwysig a difrifol ag ydy w diwygiad cyffredin- 
Ol y Saint. 


LLYTIIYRON, &c., O’R DYFFRYN. 


Dinas y Llyn Ilalen Maw r r, 

. Tachwedd 11, 1856, 

iy anwy’l frawd Daniels. — Da genyf eich hysbysu ddarfodi 
nii gyrhaedd yma yn ddiogel, yn nheulu Pantinawr, y rhai yd- 
ynt oll yn iacli. Aethant hẅy i Box Elder at eu perthynasau. 
Y”r ydwyf lì yn gweithio yn South Cottonwood, a ptían y bydd- 
wyf yn dyfod i’r Ddinas, yr ydwyf yn ymgartrefu yn eich ty 
a chyda eich teulu chwi. 

T mae eich carcdig wraig yn iach, Aeth Dafydd eich mab 
a.lan i gyfarfod a ehynnorthwyo y Saint ymfudol ar y plains, 
ac amrai ereill gydag ef heddyw. 

Daeth un ewmpeini i mewn dydd sabboth diweddaf, a dys- 
gwylir y lleill i mewn yn mlien wythnos. 

Yr ydwyf wrth fodd fy nghalon, ac yn ddiolchgar i Dduw 
am y Iraint o gael cyrhacdd y Ue hwn. Yma y mae rhai o f 
dynion goreu a welais crioed, ac hefyd riiai dynion drwg- 


UûGrORN SEIOìs» 


73 


ÿy nghoflon gwresog at y Saint oll, eithr at neh yn fvry na’ch 


Eieh gostyngedíg frawd, 

riòSard williams. 


Difyniadau o Lythyr y Ricíiard WUlliam uchod at ei bert'iỳn sau. 

Y mae Dinas y Llyn Halen mawr yn llawer ardderehocacli 
lle Dag y rhagfeddyliais ei bod, ae ystyried byrdra yr amser a 
gafodd ei phreswylwyr i’w hadeiladu. 

Y mae yr amser yn agoshau pan na ddyoddefa y drygionus 
aros yma yn hwy. Gaiwad sydd ar bob person i cdifarbau a 
gwneud yn well o liyn allan nag a wnaethant crioed. Y mae 
dynion wedi cael eu hapwy'ntio i ymweled a phob teulu o 
Saint trwy y Diriogaeth, ac i holi pob un deallus ar wahan 
pa un a ydyw yn euog o rhyw beeliodau, megy.s 
lladrata, dywedyd celwydd, eymrneryd enw Duw yn ofer, 
twyllo brawd neu chwaer, neu o unrhyw beehodau ereill. Lo- 
fynir pob gofyniad ar bcn ei hun, a gorfod ar bob person i w 
liatteb. Os dy wed anwir, yna, bydd melldith Duw arno : os 
yn euogei geir, gofynir iawn am y trosedd. Nid oes yma îe 
i rhagrithwyr, Y mae canuoedd ò swyddorion wedi cael eu 
galw i ctiwilio i mewn i sefyllfa y bo’>l. Mae y brawd T. C. 
Martill yn un o honynt yn y dosparth lle y mae efe yn byw, ae 
y mae yn brysur wrth y cyfryw waith heddyw. i-nfyn ei 
gofio atoch yn garedig. 

Cofia y cliwaer Daniels atoch, ae at teulu Cwmcoch, cofiwch 
finnan át fy mlierthynasau, &e. 

Yr ydwyf yn cael digon o waith am wyth swllta grot y dydcl 
a’m bwyd. 

Mae yr amser yn neshau pan y bydd llywodraetti yr Unol 
Dalaethau yn llaw y Saint. Dywed y Llywydd Brigham 
Young nad â nemawr fiynyddau heibio cyn y bydd gan l.y- 
wydd Egtwys Iesu Grist o /S’aint y Dyddiau Diweddaf liawl i 
osod Ltywydd ar yr Unol Dalaetbau. Mae y gwaitti >n 
niyned yn rnlacn yn gyflym iawn. Ymddeítroed ac ymddar 
pared y Saintyna erbyn yr amser sydd wrtti y drws. 

Bendith Duw fyddo gyda chwi <>11. Amen. 

ItlCHARD WILLIAM5. 


*'4 


CDGORN SEION. 


(Eto aUan o Lythyi am Tachwedd 16, 1855, o’r un lle.) 

Anwyl frawd Daniels. — Da genyf glywed trwy y brawd 
Oadben Jones, am eich ffyddiondeb a’ch ltwyddiantyn ngwaith 
ein Duw. Gweddiwn yn barhaus drosoch chwi a’ch cyd- 
lafurwyr. 

Y raae diwygiad trwyadl a chyffredinol ar waith drwy holl 
estynfeydd Seion yn awr, hyd nes y mae y pechadur yn Seion 
yn ofni, a’r rhagrithiwr yn ífoi rhag yr arhohad tua brenhinfi 
y Duw raeiyn,” lle y gallant foddio eu chwantau rnewn modd 
nas gallant yma. 

Derbyniod<f y brawd Cadben Jones roesawiad raawr gaa 
bawb ar ei ddychweliad yma. Gwnaed ef yn genhadydd 
cartrefol er pregethu diwygiad trwy bob man, ond yn fwy neill- 
duol yri rahlith y Cymry. 

4 raae yr ymfudiad yn ddiweddar annghyffredin eleni. 
Dyoddefodd y rhai a diriasant wythnos i heddyw grynl iawer 
yn yr eira ; eithr gwaredwyd hwynt trwy i tua 250 o weddeuau 
f\ned oddiyma i’w cyfarfod, ac y rnae tua 100 o wageni wedi 
myned i gyfarfod a’r cwrani olaf. Dysgwyliwn hwynt i 
mewn cyn pen 9 diwrnod. ... 

Dywedwch w r rth bobl Jíafod y Gofen fy mod wedi danfon 
• *^ au bthyr attynt, ac nid ydwyf wedi cael un ateb, ac nas wa 
at bwy yr yggrifenaf. . . . 

Fy mawr ddymuniad dros eich Hwyddiant yn y gwaith i’r 
hwn eict galwyd, am gweddi barhaus ar Dduw drosoch a fydd 

i chwi gael yn helaeth o’i Ysbryd Ef i’ch galluogi i wneuthur 
gwaith mawr etto yn Nghymru. 

Eich hanwyl Frawd, 

RICHARD WILLIAMS. 


“MESUR OEDRAN CYFLAWNDER CRlST.” 

Gan yr Henuriad Evan Rees. 

( Parhad o Rhif. 2.) 

r o profl gwreiddioldeb dyn,sylwn yn nesaf ar ei sefyllfa bre- 
senol a’i ymestyniad dyfodol. 

Wedi 'jniífi mai Tad ein Hysbrydoedd ydyw Duw, nid oes 
ac ios rliagor na choffa ein bod wedi pechu i’w erbyn Ef, a 
rajned yn ol am ei ogonian.t — wedi cael ein geni i’r byd pech- 


DBOORN* 8EIOS. 


■75 


adurus liwn, i ganol pob math o dreialon a chroesau. fel y mae 
v geiriau canlynol yn cael eu gwirio ynom, sef, “Dyn a aned 
ö wraig sydd fyr o ddyddiau, a lîawor o helbul.” Er hyny, mae 
yr holl bethau hyn yn dda er ein lles, oblegid, heb y drwsr, ni 
ellir adnabod a gwerthfawrogi y da — heb y chwerw, nid mor 
flasus y meiys. 

Yr j dwyf wedi sylwi ar ddyn yn ei wreiddioldeb, ac yn ei 
sefyllfa bechadurus bresennol. Yn nesaf, ymholwn a ydyw yn 
bosibl i ddyn gael ei ddyrchafu o’r trueni hwn ? Ydyw, y 
mae yn ddichonadwy i gael y caeth yn rhydd, a’r pell yn ago-. 
eithr nid oedd felly cyn dyfod o’n Brawd Hynaf, Iesu Grist, 
ein Hiachawdwr, i’r ddaear hon i wisgo cnawd, a byw a marw 
er rhyngu bodd ei dad — fel yr agorai y llwybr i’n hachub ni, 
a’n dyrchafu yn ol yn breswylfa i Dduw. (Ephes. iii, 2'2.) 
“ Yn yr bwn eich cydadeiladwyd chwithau hefyd yn hreswylfa 
i Dduw trwy yr ysbryd.” Os cawn Dduw i breswylio ynom, 
byddwn feddiannol ar bob peth, Dywed Paul yn eofn, mai 
eiddo i ni y w pob peth. Dywedir hefyd, ‘‘ Un Duw a Thad nll, 
yr hwn sydd goruw r ch oll a thrwy nll, ac ynoph pll.” Yma 

gwelwn fod y Tad ei hun i fod yn y ,corffhwn, ar ol ei gwbl 

lanhau a’i addasu, fel na fydd arno na br.ycheuyn na chrychni 
Credaf nas gall y pethau hyn ddyfod i ben cy.p y bydd i’r mar- 
wol hwn wisgo anfarwoldeb, neu y caiff yr holl Saint gyrff 
adgyfodedig glân a phur, ac y byddant rh.ydd o’r anmherfffeith- 
rwydd presennol. Y.na y bydd cyflawnder o Dduw yn yx 
lioll dduwiolion, ac y bydd Duw oll yn pll. Dyna yr amser yr 
attebir gweddi ein Hiachawdwr. pan yr oedd efe yn gweddio 
ar y Tâdfel hyn, “ O Dad, yr ydwyf yn gofj’n am iddynt i fod 
yn un ynof fì, fel yr wyf fl ynot ti,” &c. (Gwel St. Ioan ) 
Yna y byddwn ni yn Nghrist. a Christ yn Nuw. 

Credaf fymod yn awr wedi dangos yn eithaf eglur y posibl- 
rwydd o gynnyddiant djm i’r sefyllfa y sonia Paul am dani, ac 
nad oeseisiau dim ond ymdrech o’n tu ni er ei chyrhaedd. Ymae 
ein Tad trugarog wedi cymmeradwyo y ffordd a drefnwyd gan 
y mab, ac y mae y mab yn dweyd, “Deuwch ataf fi hawb ar 
sydd flinedig ao yn drwm lwythog, a mi a esmwythaf arnoch, 
ac y mae ei weision Ef j'n galw ac yn dweyd “Yr ydym ni yn 
genhadon dros Grist oymmoder chwi a Duw. 

,Fy nhad, y mae gair y cymmod gan Bregethwyr y Saiut, ac 


76 


L'DGORN SEION. 


y raac lluoedd o Gymru fei minau yn gwybod hyny. Ymae 
y cyullun hyn mor effeithiol lieddyw ag y buerioed, acy mae 
ei waitii a’i elfeithiau i’w gweled arnaf fi fy hun, fel y gallaí' 
ddweyd yn ngeiriau y Salmyddyn y Salm xl, 2. “Cyíododdfi 
hefyd o’r pydew erchyll ; allan o’r pridd tomlyd, ae a osododd 
fy nhraed ar y graig, gari hwylio fy ngherddediad a roddoddyo 
-T ngenau ganiad newydd o foliant i’r Arglwydd,” a thyma lii. 

‘ Clod am grefyddyn ei sylwedd, 

Ce’s rìiyw gysgod ddigon hir; 

Mewa ty wyllweh bum hir amser, 

Gyda ’r Saint ce’s oleu elir, 

Clod am dano, 

Dyth mi Iynaf gyda ’r gwaith. 

Eich mab mynwesol, 

E VAN REES. 


F Y MREUDDWYD. 


Pan yn ardal Dyfed oeddwh, 

Cet'ais freuddwyd er lleshad, 

R hon gynnwysai ddadguddíädau 
Oddiwrth fy Nefol Dad. 

Ynddi teitlìio wnes am ysbaid, 
Rhwng mynyddocdd uchel iawn, 
Pan yn syllu ar eu mawredd, 
Arnynt eira oesawl gawn. 

Gofyn wnaethym i’m eyd-deithiwr 
“pywéd i mi, gyfaill gwiw, 

‘Beth yw’r oU a welaf yma 
Y waith gyntaf yn fy myw;” 
Clywais uchel Jais yn atteb, 

’Rhwn a ddaethai oddidraw, 

Ei ddylmwad aeth trwy’m ealon, 
Minnau’n fud, a Uawn o fraw. 

Mewn rhwysgfawredd digyffelyb, 
Gwelais beison hardd o'r Nef ; 
Teiinlo wnawn v n Uai na’r ìleiaf, 
Yn ei bresennoldeb Ef ; 


DIiGOHN SEIOÎT. 


“Yr holl dyrfa hyn a weli,'’ 

(Meddai.) “ydyot Saint ein Du« - ; 
Casglu maent oll i’w lloeliesau, 

Iddynt gwir rhagorfraint yw.” 

“Goruehwyliaeth fawr cyflawnder, 

Yr amseroedd yw’r un hon ; 

Ynddi phiolau Duw dywelltir 
Ar drigoìion Babilon. 

IIoll addolwyr gau y bwystfil, 
Deimlant er eu gwae, bob haint 
Tra bo’rllid yn myned heibio, 

Yn ddiogel bydd y Saint ! 

.“Dyma’r rheswm pa’m y gwelir 

Y dorf acw’n casgiu nghyd, 

Cyn digofaint Duw dywelltir, 

Gartref bydd y Saint mewn pryd 
Yno teimlais y waith gyntaf 
Rhyfedd nerth yr Ysbryd Glân ; 
Goleu welwn braidd ýn mtiob man, 
A’m holl galon fel ffiam dàn. 

Buan hedai’r meddwl treiddgar 
Fel cref fellten fuan iawn, 

Ac yn ganol yr hwytusder, 

Unai’r boreu a’r prydnawn : 

“Beth yw’r rbeswm, (meddai wrthyf.) 

Y gwnai wario’th oriau brau. 

Mewn tywylU- ch yn balfalu 

Aros ’wyt cuewn coleg gau. 

fc* ... f * ^ 

s 

“Tyr’d yn fuan i’r wir Eglwys, 

Tyred mewn medd Ysbryd Duw, 
Yna cei drag’wyddoi fwyniant, 

Hefyd hedd tra yma’n byw;” 
“Credu öeddwn. (oedd yr atteb,) 

Fy mod ’nawr yn nheyrnas Crist 
Ond yn wir ni feddaf sicrwydd, 

Ae am hyn rwy’n teimio’n drist. 


EJDGOHN SKIOH. 


î)ywed î mi santaidd Athraw 
Pa ry w grefydd sydd yn bur ;• 
Boddion wyf gyssegru’m heinios 
Er meddiannu hon yn wir.” 

“ Ti gei genyf wele ligaeth,” 

(Oedd ei atteb siriol Ef;) 

Edrych fynu gyda sobrw'ydd 
Ac onestrwydd tua’r nef,” 

Yno gwelais Iesu haw’ddgar, 

Ar ei orsedd gadarn gref ; 

Casglu nghyd yr oedd myrdtììynau,- 
Er eu barnu ganddo Ef; 
îuo gweiwn grefyddolion 
Yr oes hou, a’u bionau’n brudd, 
Cuddient eu gwynebau liirion, 

Heb feddianu gronyn ffydd. 

Bratiau pydron oedd eu gwisgoedd.r 
Wylent a galarent oll ; 

Bloeddiau’r Iesu’n awdurdol 
‘"Fod y dyrfa fawr ar goll;” 

Yna gwelwu y Mormoniaid, 

Bodau gwyuion, bodau glân. 
Mewn llawenydd ymddangoseot, 
Uchel, uchel oedd eu cân. 

Amgylchynent yr hardd orsedd, 

Gan ddyrchafu uchel glod, 

Farch dderbynient gan yr lesu, 
Cyrchant atto lel eu nhôd, 

. ’Rhai adnabum ar y ddaear 
Mewn tylodi, hwynt a gawn,- 
Heddyw oll, Offeiriad oeddynt, 

A brenhinoedd ucliel iawn. 

Hwy dderbynient fawr deyrnasoedd, 
Er eu lly wodraethu byth, 

Parch ac urddas oll a rhoddent, 
î w hoff Brophwyd Joseph Smitla, 


ÜDGOBH SEION, 


7 » 

Buan gwelais mai nid geirwir, 

Oedd fy nghrefydd ffug i gyd r - 

Yno wylwn mewn tylodi 
Pan terfynu oedd y byd. 

Bloeddiais mewn angheuol lewyg.. 

•‘Angel. dywed beth a wnaf: 

Mewn ty iodi wyf yn poeni, 

Eeaetli heibio’r dedwydd haf.” 

“Ymgysura, ymwrola ; 

Ffydd ymarfep yn dy Dduw, 

Fe estynir etto : th einioes, 

Am faith ysbaid ti gei fyw.” 

“Cyssegredig fyddo’th amser, 

Idd ei winUan odiaeth Ef ; 

Yn y eyn-fodoldebmeddaf, 

Bhagordeinwyd ti i’r nef. 

“Edrych fyny i’r gogledd dir,- 
Edryeli, edryeli gyda brys, 

’Rhyn a wnaetlium mewn buandra 
Drosof llifai’n llaith fawr chwys. 

Ynugwelais ddyflfryn ouiaeth, 

Dyffrrn prydferth — dyfíryu Duw, 

Dyffryn lioff myrryddoedd Ephraim 
Dyffiyn lle ca’r Saint gyd fyw ; 

Addurnedig oedd gan fiddau, 

Ac o fírwythau o bob rhyw ; 

Ni chynnwysent hadau marwol, 

Arddangosent gariad Duw. 

Gwelais yno bob danteitliion, 

Hefyd rawnwin ynddo gawn 

Gwelwn yno lu yn gwledda, 

A’u cwpanau oll yn Ilawn. 

Peraroglau yr heirdd flodau 
Oedd yn llanw yr holl nen ; 

lesn yno yn teyrnasu, 

A’r hardd gorou ar ei ben. 


£0 nnGORîr seion. 

Ar tìalcenau saith ugeiumil, 

Gwelwn argraffedig air; 

Mewn gogoniant fe rliagorai 
Fyrddo weithiau ar yr aur: 

Ouwiau oeddynt i’r gorueliaf, 

Ynddynt llwyr foddlonrwydd gaMd. 

Hwy feddiannent enwau eraill — 

Archóff'eiriaid ucháfradd. 

(I’w horhau.) 

Nbwyddion o ÜTAH.— (O’r Star)~ Trwy yr hysbx siad 
diiweddaraf adderbyniwyd o Utah, yn gynnAvysedig ÿn llythyr 
y Llywydd Young, am Rbagfyr 7. 1856, da genym ddeail iod 
y r olaf o’r cwmníoedd l,awgeirt wedi cyrhaodd binas y I.iyn 
Hfileu Mawr. Yr oeddynt wedi dyoddef 'cryn dipyn eithr 
i)ii llai o farwolaeth yn eu pl-ith nag sydd yn aml yn mhiith 
cwmpeini eiiiiaf tref'nus g 5 r dag ychain. Yr oedd dau gw mpeini 
annibynol gydag yc.hain etto ar o), ond a ddysgwyiid i mewn 
yn mhen j'ciiydig ddiwrnodau. Yn ein rhifÿn nesaf cyhoedd- 
wn y ilythyr yn gÿflawn. 

Hwylud. — Wrtli lythyron rliagnòdiadol rhai o'r Saínt deali- 
wu fod y lìong G EOrîGE -WASHINGTON, 1649 _ tynell o 
rhostriad, i hwylio o Lerpwll am Boston. Gofynir i’f pato- 
çiers fod yfi Lerpwll dydd Sadwrn, yr 2lain o’r mis hwn. 
Dechreui» rhestru enwau yr ymfudwyr yn Swyddfa herp'tfl 
bureu y Lluti eanlynol. Gofynir i’r ymfudwÿr fodarfwrddy 
Ilong boreu y 2üain. Na aed neb cyn y r caffo ei lythyr rliag 
riodiadol, yr hwn a ddylai gael ei ddarllen yn fanwl a’i ddrall. 

CrFfäiRiADi— James J. ì’hillips, 7, P&rk- street, Swansea. 

Tát.iadaujAM Lri'itAo, o Chwefror Gfed hyd Mawrtli 5ed.— 
Isaac Jones, lOs ; John .íones, 3s. 6c; Micliacl Vaughan, ~ , 
A. L. Jone», £.3 ; Joséph Gri'ifiths, fis. 8c. ; I)avid John, t! ; 
John Treharne, 9f. 5c. 

Etto aii Draethodac. — John Treharne, 8s. 4c. ; 

Josiah Phillips, £2 ; Joseph Griffiths, 8s 4c ; Micìiael yaugna , 
€2 lOs ; Jonn Jones, lls. 6c; IsaacJones, 10s, Charles f 
man, lOs. ; Wm. Àjax, Môn I3s. f5c. 

c m w v s i i d. 

t'/t 

0»aiih y lìyfdian f)iwed'daf— ífarpanad 

Anneir.hiari yr Hi nMiiád Evans 

Gnlyeyririíaetli;— Diwygiad * ... 

I.lythyrnn u’r Dylfi yn. .. 

iUesur öedran Culawnrier Crist 

Barddoniaeth— Fy Mreittìdnyd 


ABBRTAW-Y: 

AROHAFFWTD A CHYIIOEDDW VD GAN DANlEf. DANUtLS- 


ÜDGORN SEION, 

NE Ü 

ẅrrn m 


Rhif. 6.] MAWRTH 21, 1857. [Cyf. X. 



MYNEGIAD CYNNADLEDD DDIWYGIADOL AC YM- 
PRYDIOL, A GYNNALIWYD YN SWYDDFA “UD- 
gorn SEION,” abertawy, dydd iau, mawrth 

12, 1856. 

SWYDDOíìION PRESENNOL. 

Szra T. Benson, Lly wydd ; yr Henuriaid Daniel Daniels, 
William Miller, a J ames Taylor, y Lly wyddiaeth, ac Israel 
Evans a Benjamin Ashby, Cyn-gynghorwyr y Genadiaeth 
Gymreîg; John E. Jones, Bugail dros, a chynrychiolydd 
mewn Cynghor i Gynnadleddau y Gogledd ; Llywyddion 
Cynnadleddau Morganwg Ddwyreiniol. Morganwg Orllewin- 
°1, Mynwy, Brycheiniog, Llanelli, Caeríyrddín, Penfro, ac 
Aberteifl, ac amryw Henuriaid teithiol a lleol. 

Nid oedd yr oll o’r Ilenuriaid uchod wedi cyrhacddyd erhyn 
1 Iy boreu, pryd yr agorwyd y Cynghor trwy ganu a gweddio, 
I Lbfwydd . — “ Anwyi Frodyr, -Teimlafyu llawen igyfarfod 
3 c * ! "' ar yr achlysur hwn ; ond gan nad yw yr oll o’r 
brodyr a ddisgwyliwn wedi dyfod, nis dechreuwn y gwaith 
mewn ffu'rf eysson a threfnus hyd nes y deuant. Meddyliwyf 
' ^ydd yr. dda i ni, gan ein bod wedi ymgynnuìl ynghyd, i 
• m ° r ymu yn ostyngedig gerbron ein Duw ; i ganu, siarad, ac 
■ l( %sgu - ein' gilydd am yehydig amser, a gohirio hyd un o’r 
6 Pris, l|c. 


82 UDGOEN SEION. 

gloch, pryd y disgwylir y brodyr i mewn. 

Teimlwyf y bydd yn amser pwysig a dyddorol i’r holl bob! 
hyn, pan y bydd ganddynt naill ai addoli Dtiw neu Mammor. 
yn hollol a diraniadol. Dywed jt ysgrythyrau, “Os yr 
Arglwydd sydd Dduw, canlynwch Ef : os Baal, yna canlynwch 
ef.” Eithr gan íy mod yn deall egwyddorion yr Efengyl, teim- 
lwyf i wa9anaethu yr Arglwydd. Credwyf eich bod chwi ara 
wasanaethu yr un Duw, ac am ddilyn yr un llwyhr a minnam 
i lafurio a’n holl nerth dros Seion, tra y parhao y dydd. 

Ni fwriadwyf son am y mynedol, ond am yr hyn sydd i fod- 
Teimlwyt i roddi i chwi berffaith a chyfartal ryddid gyia’ni 
hunan yn y eyfarfod hwn i arllwys allan eich heneidiau-i le- 
faru eich teimladau yn eofn a rhydd. Symudwyf bob rhwystr, 
a rhoddwyf gyflawn eangder i ddadfynwesiad holi deimladau 
pob un o honoch, o’r Llywydd Daniels i waered. Os oes 
genych unrhyw aehwyniadau — unrhyw anfoddlonrwydd, 
chwerwedd, neu gynen tuag at eich lly wyddion— os ydyw y 
ffrwyn yn cael ei thynu yn rhy dỳn, neu lieb fod yn ddigon tyn 
(os yr olaf, gosodwn hi yn ddigon tyn arnoch. Nid oes perygl 
i’r cerbyd rhedeg ffwrdd a’r eeffyiau.) Nis gallwn fwynliau 
llawer o Ysbryd Duw, heb deimlo ein hunain yn rhydd i ddad- 
fynwesu ein teimladau i’n gilydd ; ac beb “ gydymgynghoti 
llawer,” fel yr addysga y Lly wydd Bi igliam. 

Teimlais ei fod o fawr bwys i mi ymweled a’r maes llafur 
helaeth hwn, (nid am nad oedd genyf lawer o fanau ereill i 
fyned iddynt) ac i gyfarfòd a’r awdurdodau llywyddol, mewu 
rhyw le manteisiol, fel y caffem ddealltwriaeth a’n gilydd 
ynghylch y diwygiad pwysig sydd yn ofynol — i ymprydio a 
gweddio, ac ymddarostwng o flaen yr Arglwydd, ac i gue! 
eich trin a’cli trafod liyd oni fyddwch yri addas i edifarhau am 
eicb pechodau, i fyntd i waered i ddyfroedd bedydd, er ?.d- 
newyddu eich çyfammodau. 

Dysgwyüaf y gwneir gweiliant trwy yr holl Oenaâiaeth— 
y cyflawuir mwy gan y brodyr Miller a Taylor nag a gyfl affn ' 
wyd gan eu rhagflaenwyr, y brodyr Evans ac Asbby ; nidau; 
na tuont hwy yn ffyddlon (canys gwj'ddom iddynt fod); 
oherwydd cynnyddiarit o oleuni, eyfleusterau a manteidoD 
ychwanegol, yrighyd a mwy onertii. Bydd gafael genym jn 
peth gerfydd éiddolen mwyach, a gallwn ei arwaiu ftl y 


ÜOGORN SElOìs'. 


uiiwn, ac, os bydd yn angenrheidiol, gallwn ddefnyddio y 
pastwn. 

Hyfforddwyd ni (y Llywyddiaeth BrydeinigJ i fyned allan, 
ac effeithio diwygiad, t/wy gynliyrfu y bobl i ystyiiaeth a 
chyflawniad o’u dyledswyddau, gan ddechreu yn mhob lle 
gyda’r awdurdodau llywyddol -i’w deffro, eu cynhyrfu, a’u 
bysgwyd hwynt yn gyntaf, ac, os bydd yn ofynol i’w curo a’u 
pastwnio hwynt hyd oní foddlonir ni gan yr effaith a ga. Yr 
ydwyf yma gyda chwi yn barod i fyned atti o ddifrif; ga:i 
obeithio eich bod chwi yn gyffelyb i glai tyner ae ystwyth, yn 
y llg hwn, ac nad oes defnydd hrau ae holltawg ynoeh, fel eich 
ffurfler yu lestri i anrhydedd. Wedi yr elo llestri pridd trwy 
y felin allaw y ffurfíwr, y mae ganddynt wedi hyny sefyll y 
tân. Ilollta llawer yn y tân. Mae llawer triniaeth brofiadol i 
fyned trwyddi. Mae amryw lestri yma yn bresennol, ac ych- 
waneg yn cacl eu dysgwyl ; gobeithiaf y gweithir hwynt i’r 
iawn flurf cyn y darfyddaf. 

Dymunwyf glywed eich teimladau a’ct bwriadau — pa uu a 
fwriadwch fod yn ufydd i’r rhai a ly wyddant drosoch. Y mae 
genyf fí Lywydd, sef y brawd Pratt. Yr ydwyf yn ystwyth 
yn ei ddwylaw. Os dywed wrthyf am fyned, af, os i ddych- 
welyd yn ddioed, dychwelaf gyda y cerbyd eyntaf, a dywedaf, 

'' I >a fodd gallaf eich gwasanaethu, frawd Pratt ? A gaf fi 
lanhau eich hesgidiau, redeg ar neges, neu fyned i’r morfa i 
weled aoes yno long a eliir ei ilogi?” Yrydwyfyn wastad ar 


law, ae yn barod wrth yr alwad i fyned i unrhyw ran o’r 
ddaear lle ym danfonir, neu i wneutbur unrhyw beth sj dd 
ofynoL Mae arnaf eisiau gwe’ed ysbryd gostyngeiddrwydd yn 
gorphwys ar fy holl frodyr. Pan fyddo ysbryd gostyugeidd- 
rwydd ynoch, pryd byriy mae yuoch ysbryd derchafiad. Mewn 
rhai eaghreifftiau, yn lle yr ysbryd gostyngedig hwn, y mae 
uchelfrydigrwydd ac hunanoldeb. Suif y Bugail a’r Llywydd 
Dynnadledd croes- faruol yn ysgyrnygu ar eu gilydd fel dau 
arth, gan ofni gwrthdaraw eu gilydd, rhag i frwydr ddigwydd 
Yn wir, ystyria y Bugail ymostyngol y Llywydd Cynnadledd 
riiodresfawr yn fwy ac yn ddoethach na’i bunan ; neu creda 
y Llyjrydd ymddyrchafol ei fod yn fwy o ddyn na’i fugai!, neu 
I» leiai y dylasai gael bod ; ac, mewn rliai enghrelrí'iaii, bu y 
^Mywydd mawr unẁaitb yn Fugailt Yr ydwyf n.n dt fath 


8Í 


ÜPGORN SEION. 


ysbryd, os ydyw yma, i gael ei dioedio allan o’r genadiaetb 
ac am weled pob un yu ei Ie ei hun. Gorphwys bwysigrwydd 
y Genadiaeth lion ar ei Llywydd, y hrawd Daniels, ac nid arei 
gynghorwyr Nid ydynt hwy yn gyfrifol am fwy na esyd ÿ 
Llywydd Daniels arnynt. 

Iîhaid i’r diwygiad hwn yn Nghymru ddechreu yn y pcs, 
a myned i waered i’r traed a'r bysedd. 

Maey brawd Miìler wedi adrodd wrthyf pa fodd y nisecyf- 
arfodydd lìe ei cyhoeddwyd ef i bregethu wedi cael eutrenüoi 
adrodd a ehanu hymnau hirion, a gyrhaeddent, (mewn ystyr 
ffigurol) oddiyma i Boston, o flaen ac ar ol cyffelyb weddi. 
Yna, eyfodai Llywydd y Gangen, neu y Gynnadledd, a plire- 
gethai y rhagyraadroddion i’r “ gwr dyeithr,” a’i gyfleu o flacn 
y gynnulleidfa, ar ol ei ganmol i’r nef uchaf, neu alw ar frawd 
arall i wneuthur yr unpeth drachefn, hyd oni fýddai yn agos 
amser tertýnu cyn y dechreuai y gwr hynod. Maearnom 
eisiau darfoil a’r fath bethau, a chael gan ddynion i ymafferyd 
yn weithredol a’u crefydd. Y mae yn tristâu Ysbryd yr 
Arglwydd. Os trista neb o honom y dyn fyddo yn uweh i» 
liyni yn yr Arglwydd, dywedaf wrthych y bydd yn rhwystr 
mawr ar ein flfordd i dderbyn yn liael o Ysbryd Duw. Bhaid 
i’r fatli rliwystr gael ei symud, os eawn ef yma. Y mae ariiom 
eisiau eael ein bendithio a’n llwyddo— i weled TeyrnasDduw 
yn ymwthio yn mlaen, ae os na wriawn ni y gwaith. cawncin 
synuui' n gosodir ereill, y rhai a’i gwnant, yn ein lle. Nidy"' 
pawb dynion bob amser yn gwneuthur pethau yr un modd. Os 
oes genyf fi fy meiau, rliaid i ehwi gyd ddwyn a mi, acosj"'' 
fy ffyrdd yn wahanol i eiddo dynion eraili, géllwch ddodi fyny 
a hwynt. 

Bum gyda y brawd Ross trwy yr oll o genadiaeth Llnndain, 
Ue y bum yn siarad, gweithîo, gwingo, a dwrdio. megis a nior- 
thwyl a phastwn, hyd nes y cefais bob peth o’r diweddìr 
ffurf y chwennychwn hwynt,— daeth y brodyr i garifod yn }' 
un go'eu aminnau yn y diwedd. Dywedodd y brawd Ross 
fod yn Dafurio dan bedair gwcinidogaeth yn y genaẅeih 
Brydeinig, ae wedi eu eae! oll yn gẃahaniaethn yn eu trefn 
iadau. Fe ddichon ei fod felly i rliyw raddau. Gwahaniaeth 1 
amgylcbiadau, Llywodraethwn arngylchiadau i ryw raddau . 
etto, rhai amgylchiadau a'n ìlv wodtaethatif ninnau : eithrny 11 


ÜUGOBN SEION. 


SS’ 

z udylera cu llywoJiaethu hwynt mor belled ag y mae moiid. 

Dymunwyf weled eich ilygaid wedi cael eu hagor, eich 
ílealltwriaeth wedi ei goleuo,— llen tywyllwch a thraddodiad 
wedi ei rhwygo oddiar eich llygaid. Dylech gadw y gair o 
ddoetliineb, a’r geiriau doethineb, myfyrio pa fodd i fod yn fwyaf 
diwyd a chynnil. Ni wedtìai i unrhy w Henuriad yn y genad- 
iaeth hon i redeg oddiamgylch, marchog, cerdded, a siarad, i 
bale, pa bryd, a pha fodd bynag y mynont, beb hyffoiddiad ea 
llywydd sydd yn uwch na hw'ynt. Ni edrychai yn weddus i 
neb fyned i rhyw le a fwriada efe fyned, ac anfon Henuriad 
ara.ll allan yn ei le. tra yr erys efe i fwynhau ei hun a segura, 
ac yn y diw'edd, feallai ugain milltir o’i iawn faes llafur. A 
ennillai y fath un wobi ? Ddim un dda, modd bynag. ös y 
llogaf ddyn i aredig fy maes, ae yr â, yn lle hyny, i’w dý ei 
bun i eistedd, bwyta, yfed, eysgu, gwisgo, ac ymfwynhau, na 
ddisgwylied dal. Yr ydym ui yn Henur aid lsrael, ac yn llaf- 
nrwyr yn ngwinllan Crist, Mae hyd y nod y Cenedloedd yn 
ystyriol a golalus, ac yn ymddyddori yn ngwaith eu meistr, 
er eu bod yn cael gormes a chaledi. Pan ystyriom well gwaith- 
a chyflogein tirion Feistr Mawr, a’r rhyddid a’r esmwythdra a 
fwynhawn, mewn cyferbyniad i’r cenedloedd, dylem fod'yn fwy 
diwyd, gweithgar, gofalus, a chynnil gyda gwaith ein Tad, yn 
yr hwn y mae ein holl fwynhad dyfodol yn gynnwysedig. 
Dymuuwyf i chwi fyfyrio ar y pethau hyn, a gweled os ydych 
yn ystwyth yn nwylaw yr Arglwydd ; ae os ydyeh yn ystwyth 
yn ei ddwylaw Ef, yr ydych feliy yn llaw eich llywydd. Ein 
dyledswydd yw llafurio i’r fantais oreu a allwn ddyfeisio. Ni 
orlodwyd un o honom i gredu ac ufuddha-u i’r eíengyl, nac i 
gymmeryd yr offeiriadaeth a myned allan i lafurio; eithr 
gwnaethom y cwbl yn wirfoddol. Y mae r1 yniou a rbyw es- 
guson rhag eu dyledswyddau pan y maent yn newynog. noeth, 
neu afiach; eitur pan y rnaent yn cael eu po thì yn dda hyd 
onid ydynt yn ymbesgi, ac yn cael eu diiladu yn wycb ; yn 
s *"’ r > oieddyliwn i, dylerit fyned allan a llafurio a’u holl nertli, 
a chyflawni rhywbeth hetýd. Nid oes dim yn fwy angenrheid- 
‘°l ua diwygiad hollol. Y mae arnom eisiau cychwyn o’r 
Jiewy dd, a byddai eystal i ni ddechrcu yn awr. 

Mae y cyfarfod yn awr-at eich gwasanaeth. Dymunwyf i’r 
Aigíwydd eia bendithio, a ehaniataa i ni amser o gydlawenydd, 


86 


ÜDGORN SEION. 


yn enw ei fab, Iesu Grist. Amen. 

Y Llywyd i) Daniel Daniei.s a lawenliäai yn y synîaí'au 
a fynegwyd eisioes, ac yn y meddwl am gael gẃelliant 
yn mhethau y genhadiaeth. Am dano ei hun, gallai 
ddweyd mai ei unig les a'i holl ymgais oedd adeiladu 
teyrnas Dduw. Gwyddai nad ei threfn ocdd i ddvn 
feddwl am dano ei hun yn gyntaf. Pan y eynnygiai y 
fath ysbryd ei hun iddo ef, gwrthwynebai ef bob amser, gan 
geisio yn gyntaf y deyrnas. Bod ein Llywydd wedi dytod,ac 
y caffai farnu lle mae y rhwystr sydd yn attal y gwaith. Y 
mae yn ffaith fod miloedd yn Nghymru yn credu yr etengyl, 
ond na ddeuent i gael eu bedyddio. Bu pregethu ffyddlon a 
diwyd trwy yr holl genadiaeth; eithr ni fedyddiwyd ond 
ychydig. Gwnaed eynnygiadau personol at gael diwygiaó 
gydag ychydig Iwyddiant, ond teimlai y caffai y diwygiad iawn- 
darddiol yma ei lawn etfaitli. Teimlai 'i ddywedyd, pe v 
rhenid ei gorph a’i ysbryd y dydd hwn, na cheffîd ynddo un 
teimlad drwg tuag at unrhyw herson ar wyneb y greadigaeth, 
er ei fod yn teimlo clros waith ei Dduw. Gwaith manwl ydy w. 
Hawdd i ni mewn un diwrnod ddinystno yr hyn a gyrafneẅ! 
flyriyddau i'w adferyd. Teimlai yr angenrheidrwydd o gael « 
adnewyddu. Boddlon ydoedd i ymostwng a chusanu y wialen, 
a'i dyoddef i’r eithaflon yr haeddai hi. Dymunai amser da y» 
ein cymmanfa, a diwygiad eífeithiol a thrwyadl, fel y cafferá 
gynnyddiant o allu Daw. Ni wyddai am unrhyw bechoi 
neillduo' ag oedd ynddo, lieblaw ffaeleddau a cholliadán. 

Yr Hen 1 "iai> Israel Evaks a ddywed fel yr çedd ŴhÄ 
byw a gwneuthur yn dda yn ol ei wybodaeth yn ystod y flwyddj'* 
»g y mae wedi bod yn llafurio yn Nghymru. Teimlai yn dd* 
tuag at y Llywydd Daniels, unig amcan yr hwn ydoedd llwydd- 
iant y genadiaeth hon. Hefyd y brawd Ashby. Gwelai yr u» 
argoelion da ar rhai a ddywed y Llywydd Daniels. Yr ydoedd 
wedi pregethu allan yr hâf diweddaf, a bedyddio ychydig. 
Gredai mai pari y glanhaem ein hunain i mewn ac allan, y n 
nghyd ar holl Eglwys yr un modd, y gwelai y gonest-galou 
rhyw rinweddau dymunol a gwahoddiadol ynom ae y deuai i 
mew'n. Bu ddwywaith oddiamgylch yr holl genadiaeth, » e 
amryw weithiau trwy ei rhanau deheuol. Dywedai dros 
Lywyddion y Cynnadleddau iddynt fod yn ffyddlon yn ol eu 


UDGORîí SE10K. 


87 


ychydig brofiad a’u gwybodaeth. 

y R Henchiad B. Ashbt a wnaeth gyffelyb sylwadau am 
y niodd y llaíuriodd, &c. Credai mai y modd i ddiwygio y 
bobl ydoedd i roddi ychwaneg o addysgiadau ac esiamp’au da 
iddynt etto, er iddynt eu dilyn. Yr ydoedd wedi cadw y gair 
o ddoethineb, neu ni allasai íod wedi byw yn y cliinate hwn, a 
chadw rhai o’r geiriau doethineb. Teimlai fod c3lon y Llyryv 
ydd Daniels yn gywir ac yn uniawn gerbroa 
yr ATglwydd, ac os y methodd erioed, iddo ei wneuthur gydà 
tlieimladau a bwriadau da, ac yr aberthai unrhyw gysur. i» 
mwynhád personol er mwyn yr hyn a feddyliai efe fyddaî yn 
lesliad i waith Duw. Dy wedai dros y Saint Cymreig eu bod 
yn bobl a ìynent yn dyn wrth athrawiaeth ac esiampì dda ; 
niwelodd erioed bobl mwy goddefgar a manwl i ddiiyn cyng- 
hor, ac i ufyddhau i’r offeiriadaeth sydd yn gosod esiamplau da 
o’u blaen. Ni fu erioed bobl gwell a mwy calon dyner na’r 
Saint Cymreig i ? r rhai a ant i’w plith gyda’u mynwesau ym 
llawn o'r Ysbryd satitaidd. Sylwodd ar lwyddiant y degwm. 

Vr Henuriad W. Miller a sylwodd ar bregethiad a llwyddíant 
y degwm,— y diwydrwydd a fu i bregethu, a’r argoelion dy* 
fo.lol,— ei benderíynlad i fyw ei grefydd, ac i ddysgu ereill i 
wneuthur felly— ar ufydd-dod i’r offeiriadaeth, &c. 

Yr Heuuriad Taylor a fynegodd ei gariad ät y gwaith,- ei 
ddymuniad i’w weled yn llwyddo, a’r bobl yn cael eu diwygio, 
— ei benderfyniad i fod yn ufydd i’r Llywydd Daniels, — a’i gyd- 
syniad a’r Henuriad Ashby ynghylch y Saint Cymreig. 

Y Bugail John E. Jones a ddywed fel yr oedd meddyliau ac 
amgylehiadau y bobl yn y Gogledd, wedi cael eu darparu i 
ddebyn y diwygiad — y fraint o gael mynegu teimladau ei law- 
enyrtd ef a’r bobl Gogleddol yn, a’u diwydrwydd i bregethu yc 
Efengyl, yngwyneb y caledi sydd yn y Gogledd — ei deimladau 
da at ei Lywyddion — tel y cadwodd y gair o ddoethineb, gan 
ymprydio hefyd, gweddio, ymlauhau. ymolchi, enneinio, ac ym- 
buro ger bron Duw, er cael ei Ysbryd ; a’r brodyi ereill gydag 
e‘— eu dymuniad am ychwaneg o nerth yr Offeiriadaeth -am- 
gylcniadau tlawd pobl y Gogledd yn gyffredin— cynnildeb y 
brodyr llywyddol. Erengraifft, llywydda y brawd Wm. Ajíix ; 
Lynnadledd Dyffryn Conway a Môn, gan deithio trwy ión 
■ac Arfon. Ni cliymerodd ond tri swllt o gynnorthwy yr cg- 


ÜDGOEN SEION. 


ss 

lwys yn ystod tri rnis, trwy fyned a thipyn o bapyr, &c. gydag 
ef i werthu, a tlirwy fyw yn gynnil a chaled. Yr Henuriad 
Hugh Evans, sy’n llywyddu Cynnadledd Sir Dinbych, Hae 
yn gweithio wrth ei greflí't, talu ei ddegwm, a theithio llawer. 
Felly yr oedd ei rhagíiaenydd, yr Henur. G. Roberts hefyd. 
Yr Ilenur. David John sy’n llywyddu Cynnadledd Sir Ffìnt 
yu ffyddlon heb bwyso nemawr arni. Yr Henur. JolmTre- 
harne, llywydd Cynnadledd Sir Feirionydd a deithiodd lawer 
trwy y gwanwyn a’r haf diweddaf, gan adeiladu Sainteiofal 
a phregethu yn ffyddlon i’r cenbedloedd, ac yn y gauaf aeth i 
•weithio yno a chynnorthwyo ei Gynnadledd i dalu ei harian 
teml a’i threuiiadau, ac i ennill dillad iddo ef ei hun, gan 
deithio ar y Sul, a phob cyfleustra a gaflfo. Dyled y pedair 
Cynnadledd fach hyn i'r ddv,y swyddfa yw tua £100. Rhifcdi 
eu haelodau o bob math y w tua 350. Nifer y dynion a’r bcn- 
yw r od ffyddlon, gweithgar, a cliynuorthwyol, i’r aclios yw tu« 
85. Mae eisiau tri neu bedwar o Henuriaid i deithio trwy y 
öogledd yn yr haf. 

Dangosodd eu hamgylcbiadau i gynnorthwyo y brodyr 
í.vans ag Ashby i ymfudo, yn ngwyneb fod dyledswydd aruynt 
i gynnorthwyo y brawd G Roberts i liyny, a’u cariad at bawb 
e u llywyddion. Unig ymgais y bugail Jones ydoedd llwydd- 
iant yr Efengyl. Ymddiriedai a llawenhaai yn y diwygiad, 
1 enderfynai fod yn fwy s jbr, cynnil a selog nag erioed, er cael 
mwy o nerth. Er ymweled mor aml a allai a Saint ei i ugeil- 
iaeth yr ydoedd wedi teithio tua dwy fil o filldiroedd yn yr 
wyth mis diweddaf. Awyddai am gael adnewyddu ei gyfammod 
a phenderfynai barhau i gadw y gair o ddoethiueb. 

Y Llywydd Benson a’n hannogodd i beidio a dilyn esiampl 
ddrwg neb, gan nad pa mor ucheljy byddo, yn groes i ddaigudd- 
iadau roddedig y nef. Gwyddai Paul pe deuai angel o’r nef i bre- 
gethu yn groes iddynt, mai angel gwrthgiliedig fyddai, ac y 
bydai melldith Duw arno. 

Canwyd “ 0 ye Mountains Iiigh ” yn felys a plieroraidd 
ar y dôn “ Minnie Gray,'’ a gohiriwyd hyd ddau yn y 
prydnawn. 

Dylasem nodi yn flaenorol i’r Llywydd Benson, ar ddechreu 
y cyfarfod alw ar yr ysgrifenydd i ddaiilen liythyr y Lly wyd'd 
Bngham Young. 


UDGORN SEION. 


89 


Dau or gloeli y prydnawn canwyd “ Oh ruy íather thoü tliat 
dwellest,” &c. Gweddiodd y Lly wydd Benson. 

Ar gais y Llywydd, darllenodd yr Ysgrifenydd, Wm. Lewis, 
gofnodau y cyfarfod diwygiadol yn Lerpwll. 

Y Llywydd Benson a sylwodd fod y rhai ag oeddynt absenol 
yn y boreu wedi yrugynnull. . Gofynai iddynt dywallt allan 
Jioli gynpwysiad eu heneidiau— roddi cyfrit manwl o'u hunain 
osorddynt am ddiwygiad, yr liwn a ysgubai yn lan. Ccfient 
fod y gair o ddoethineb yn meddwl y psth a ddywed, a dweyd 
a feddyliai — fod te, coffi, diodydd poetlnon meddwol, &c, yn 
ddrwg a r.iweidiol, ac yn ein rhwystro igacl digon o Ysbrydyr 
Arglwydd. Bu efe a'r Dywydd Pratt yn declireu y diwygiai 
yn Swyddfa Lerpwil, ae yn scwrio a glanhau oben y garrai 
i wpclod y cellar, hyd oni effeithiwyd diwygiad trwyadL Rhaid' 
ì’r un ysbryd gael ei gario trwy yr holl genadiaethau Ewrop- 
sidd. Yr ydym wedi bod am flynyddau ddigon yn cellwair a 
dadguddiadau Duw. Mae benditliion y nef yn oanlyn eu cyf 
lawniad. Gwyddai am un brawd ar genadiaeth, sef Daniel 
Davies, ag sydd wedi bod yn fanol i gadw y gair a’r geiriau o 
idoethineb, a chael ei fenditbio. Pan c Lai i weinyddu ar y 
cleìfion, gwellhaid hwynt ; a syríhiai yr Ysbryd aruo hyd oni 
phropliwydai, Nid yw yn ddyn sydd yn naturiol a llawer o 
o allu mesmeryddol ynddo ; ond fod ganddo galon a theimlad- 
au da. Nid oes Gynnadledd o fewn y Genadiaeth Frydeinig 
mewn gwell cyflwr na’i un ef. Yn wir, dyna yr unig un ile y 
cafodd y Llywydd Benson fod ysbryd Seion yn hollol deyrn- 
asu. Pan aeth i’w cyfarfod, cafodd hwynt oll mewn treíh : ni 
throent i sylwi ar bob un a ddeuai i mewn, ond syllent yn 
graff ar y llefarwr. Dy wedodd y brawd Davies wrtlio, “ frawd 
Benson. mae y cyfarfod y n eich Uaw, ac yn arnser i’w ddechreu.” 
Dymunai i Henuriaid llywyddol Cymru ddysgyblu eu cyn- 
nulleidfaoedd yr un modd. 

Canolbwyntiwn allu ein Iloffeiriadaeth (meddai) yn y 
cyfarfod hwn. Os teimlwch i brophwydo, llefaru a thafodau, 
llefaru eich teimladau, neu pa beth bynag a fynoch, Byddwch 
mor ìhydd a’r awyr agored. Os nad ydych yn teimlo yn 
rbydd at y Llywydd Daniels, neu rhyw uu o’ch llywyddion, 
dadfynweswch y teimlad. Os ydycli, ewch allan yn ol ei 
gyngor, a byddwch ostyngedig ac ufudd iddo. Efe sydd yn 


90 


UDGORN SEION. 


gyfrifol am bethau y Genadiaeth h*i, a nyni a’i daliwn ef ya 
gyfrifol ; eithr disgwyliwn ar yr un pryd na chaiff ei eárh'au. 

Y petli cyntaf a ofynwn ger ein bron yn y cyfartod hwn. 
ydyw ynghylch y diwygiad, a’ch penderíyniad i fyned allan i 
weithio yn ddifrifol hyd oni elwir chwi yn ol. Pan y eofyn- 
wyd i r brawd Daniel Davies pà bryd y bwriadai efe ddvch- 
welyd i Seion, “ 0, tua’r amser y gorphenir y denil, gwe’af 8," 
rneddai. Os cael yr enw o fyned allan i weithio, gweithiwn yn 
ddidwyll. Os llogaf ddyn i hau fy ngwenith, ac yrhauaefe 
efrau yn lie hyny, troaf ef ì ffwrdd, a chospnf eí. Felly y gwna 
yr Arglwydd. Ni ofyna i ni hau marwoiaeth ; ond geiriau 
bywyd ac iachawdwriacth. Os na wnawn hyny, geilw ein 
Llywydd ni yn ol, ac ysgymuna ni ; a gesyd ereill yn cin 
Ilefydd. 

Darllenodd yr Ysgrifonydd gofnodau y cyfarfòd bóreuol. 

Dywedodd yr holl henuriaid eu teimladau. Cydunentynei 
penderfyniad i ymddiwygio eu hunain, ac i ddiwygio y Sáint 
byw yn nes at Dduw, er cael ei Ysbryd, ac i lanhauyr Eglwyi 
o’r rhai na fyddant byw eu crefydd, fel y delo y gonest galon i 
mewn i’r Eglwys, ac y Ilwyddo gẃaith yr Arglwydd o'rnew- 
ydd. Yn y mwyafrif o’r cynnadleddau cafwyd nad oedd y« 
agos y rhai a ddylei-t yn talu eu degwm. 

Y Llywydd Benson a ddangosodd mai dyledswydd y Saint 
ydyw talu eu degwm, a gadael y gorchwyl o edrych ar ol ei 
dreuliad ir sawl fo’n llywyddu y trysorydd, — na ddylid tirion 
eirio y gwirionedd noeth ; ond ei draethu yn hy, heb hidio ara 
deimladau croes neb ; nid cydymdeimlo a hwyntddylid, ondeu 
ffiangellu, au ceryddu, a churo’r diawl allan o honynt, ac yna 
gellid gwneuthur rhyw ddaionu gyda hwynt — ac mai y sawl ai 
gwnelai a hwynt fyddai fwyaf ei barch yn y diwedd. Na f"'r- 

ied yr Henuiiaid eu cyfrif yn gyntaf ; ond caffont y bobl i 
dalu eu degwn, acyna hawdd iawn ydyw gwybod pa beth ellir 
wneuthur. 

Yr Henuriad Henry Ilarris a adroddodd ei helynt tra yn 
profì y byd. 

1 Bugail J. E. Jones a fynegodd ffyddlondeb ŵint y Gog- 
îedd i dalu y degwm-fod rhai wedicynnygei dalu pan ybyddaí 
ganddynt fod heb fwyd, ac mor gynnil a 'ehaled y mae aniryir 
yn byw er ei dalu. 


PDGOHN SPIOS. 


91 


Llefarodd Henuriaid ereill draohefh ar wahanol bynciau. 

Svlwodd y Llywydd ar “ gydymdeiralad Morraonaidd,” a 
äfaeleddaupolil yn cael eu mynegu wrthynt, mai defnydd gwao! i 
ddynion fyw arno ydyw. Fíaeledd gyffredin mewn henuriaid 
ydyw cymraeryd eu cario yraaith gyda ffrwd tosturi dros bech- 
od, yn hytrach na raeddu Ysbryd yr Arglwydd, a dysgu yr 
egwyddorion fel ag y maent. 

Annogodd y Llywyddion i beidio caniatau i neb o’r Saint 
fyned oddiamgylch a dweyd yn ddrwg am eu huwchafiaid, pa 
an a fydd yn wir neu anwir ; os y blaenaf, rhaid ei ddweyd 
yn yr ysbryd a'r lîe iawn. 

“Os ewch (meddai) i blith y bobl i ddweyd eu dyledswydd 
yn ddidderbyn wyneb, gydanerth, a thafiu geiriau gwirionedd 
megis, trysau, llyched, a chenllysg i’w mysg, chwi a lwyddwch 
i wneuthur yr hyn a ddymunwch. Prophwydaf y gwneir 
gwgith mawr yn Nghymru etto. Mae y Saint Cymreig yn 
bobl da ; ac os â yr Henuriad Llywyddol attynt yn yr iaw» 
ffordd i ymofyn yr hyn sydd eisiau, ac i fendithio y bobl, hwy 
a lwyddant Dywedont yr angcn yn bendant acegìur ar un- 
waith. Fe lwydda y Genadiaeth hon. 

Aed y brawd Daniels allan o’r Swyddfa gymmaint a allo i 
blith y bobl, pe ei orfodid i gael rhyw un arall yn ei le gyda’r 
srgraffu, &c. Mae y brawd Daniels yn ddyn cynnil ; efe a 
«heuliai ei fysedd a’i ddwylaw i ddiddymdra wrth weithiG, * 
gwasgai ei hun er lleshad teyrnas Dduw— i arbed swìlt o’i 
liarian hi, efe a deithiai ddeiiddeg neu bymtheg tr.illtir, ym 
hytrach na maTchog. 0 na wnelai pawb Henuriaid llywyddol 
a theithiol felly. (Dangósodd y Llywydd Daniels ei foddlon» 
rwydd i wneuthur yr archiad.) 

“ Colled mawr i unrhyw lywyddiaeth ydyw peidio cydym- 
. gynghori. 

“Dealled yr Henuriaid pa ysbry r d sydd yn adeiladu, a pha 
un sydd yti tynu i Dwr deyrnas Dduw. Dy r mur*af i gyngor- 
wyr y llywydd fyw yn ei galon gan gario alian yn ewyllysgar 
ei holl fesurau, ac i’r llywy dd i wneyd yn ddigon eofti i’w gofyn . 
Pan gyfyd dynion yn uwcli na’u llefydd maent yn selyll ar 
lefydd Uithrig. 

“Ail ymgyfamodwch i fyw wrtlr bob gair a ddaw allan o 
cnau Duw, ae, lle y byddo, na ddyger hen ddiflasdod i fyny 


BDGORii SEION 


92 

éilwailh, ond c'adder ef, y fywcll a’i choes. 

Cadwer y gair o ddoethineb, ac na thorer y cyfammoá 
newydd a wneir. Na fydder yn rhy galed wrth y Saint, acna 
adawer i betliau fodar ol ychwaith. 

Cynnydded pob Henuriad ei ddiwydrwydd, ac aed aty cenedl- 
oedd gymmaint a alío i’w sugno hwy dipyn yn lie y Sdnt." 

Yn yr hwyr, aeth y brodyr oll i waered i'r môr, l)e yradnew. 
yddasaut eu cyfammodau trwy Eedydd. 

^ Am wyth yr hwyr cyfarfyddasant drachefn, pan eu cadar»- 
hawyd ac eu bendithiwyd. 

Dijdd G wener, j 1 3 ey : — 

Canwyd “ Oh say what is Truth.” üweddioid y Llywydd 
Canwyd “ The God thaí others worship.” 

Y Llywydd Benson — Pan y penderfynais ddyfod i Gymru 
teimlas 1 gaely brodyr llywyddol ynghyd mewn ystafell am,o 
lelaf dri diwrnod,i ymprydio a gweddio’n ddibaidhyd onichaf- 
® m dy w alltiad helaeth o r 'isbryd Glan arnom ; canys mi a- 
wn fod yr Arglwydd yn fwy parod a boddlawn i’w gyfrana 
nag ydym ni i addasu ein hunain i’w dderbyn. Etto ni wtliiaEfe 
ei Ysbryd i ni ; yr ydym yn oruchwylwyr drosom ein hunain, 
aí e * n r l : yddid i wasanaethu yr un a ddewisom — Duw nea 
y diafol— i fod yn ddeiliad o deyrnas y naill neu y llall. Yr 
ydym ni wedi dewis y blaenaf. l’rofasom hyny trwy ein 
ntudd-dod i r efengyl a ddanfonodd Efè attom gyda’i weision, 
a! thrwy ein cyfammodau. 

Adnebydd pob uu sydd yma ei galon ei hun oreu, ynghyd a’r 

-’br y tnae wedi ei ddilyn. Nid oes Henuriad yn yr ysta- 
-li ar nad all adfÿfyrio ar ei ymddygiad mynedol à gweled 
fod oriai', dyddiau, wythnosau wedi eael eu treulio yn yr 
Eglwys hon 1 ddim un daioni iddynt eu hunain na’r Eglwys; 
oml yn hytrach yu rhwystr. Yr ydych yn awr wedi ymgyfam 
modi am y tro diweddaf, ac y mae genych, o hyn allan, i fy ff 
eich ciefydd, md wrth rhan o honi, oud wrth bob gairaddaw 
all.in o euau Duw. Y mae yn gyfammod mawr a phwysig, ac 
ic ddeilyr Arglwydd chwi atto. Ni orfocíwyd chwi i’w wneu- 
t jur, ond chwychwi a’i gwnaethoch yn ewy llysgar. Gwydd- 
ec i ei fod yn iawn, ac yn unig noddia ichwi, fèl y gwyddech 
pàn yr ufuddhasoch i'r efengyl. Gwyddoeh nad allwcli fyw yn 
j - -giwys hoa fel yrydych wedi bodyn byw; canys yrydych 


t'DGORN SEION- 


§3 


wedi sathru dadguddiadau Iesu Grist dan dra^d, a sarhau yr 
Hollalluog, ac y mae Efe wedi bod yn ddig wrthom — gwledda, 
torri y gair o ddoethineb, a segura, yn lle myned a'-lan i bre- 
gethu yr efengyl. Gwyr pob un o honoch fesur ei feiau yn hyn. 
Yn awr yr ydyni yn myned i ddiwygio, a ohychwyn o’r newydd. 
Gofynir i chwi ein cynnorthwyo i daro y cen ymaith oddiar 
lygaid ybobl ; ac i fod mor ddiwyd a ffyddlon agyr ydym ni, 
ae yn ffyddlonaeh os gallwch. Nid ydyw un dyn i gael ei 
gyfyngu— ei fraint ydyw caffael yr boîl olenni, doethineb, a 
gallu a allo gyrliaedd — i gael dadguddiadau Iesu Grist, a chael 
ei amwisgo a’r Ysbryd saníaidd megis a mantell, o’r boreu hyd 
yr hwyr ; ac os gwnewcli yn unol a’eh cyfamraodau, chwi a 
lenwir ag ef, ac nid oes a rwystra eich llwyddiant. Ein braiut 
ydywei dderbyn, a nyni a’i derbyniwn, 03 byddwn ynysbrydol 
feddwl, ac yn lioífi myfyrio ar a s:arad am bethau y deyrnas. 
illiaid i ni roddi heibio siarad ysgafn ochr yr aelwyd, a dilỳn y 
llwybr i beidio a thristau Ysbryd yr Arglwydd, na theimladau 
ein brodyr. Dylem fod mor ofa'us a gwerthfarvrogol o dcirn- 
ladau ein brodyr ag ydym 0 ganwyll ein liygad. 

Mae gwaith yr Arglwydd i gael ei gyflawni genym ni. ei 
weision. Nid yw Efe yn bwriadu dyfod yma etto yn bersonol 
i bregethu wrth a bendithio y bobl. Bu yn gwneuthur hyny 
unwaith, a chyn y gwna liyny etto, symuda ni, a gesyd ereill yn 
ein Uefydd a’i gwnant yn well. 

Ewch allan i’ch maesydd llafur gyda ciialonau gweddigar,‘ac 
yn )le segura, gwledda, a cliwareu, llauwcr chwi a’r Ysbryd 
Glàn, fel, pan eloch i breswylfod, yr adnabyddoch ysbryd y 
bobl. I’a le bynnag yr eloch, dysgwcli iddynt drefn a glan- 
weidd-dra, ac i fyw eu crefydd yn gyfangwbl. Nid oes genym 
ni, Ilenuriad Uywyddol a theithiol, dd m arall i wneuthur, ond 
byw ein crefydd, a dysgu ereill i wneuthur felly. Yn lle liyny 
fealiai yr â rhai i dai dynion 1 siarad oferedd. Mae llawer 
eiíhriad anrhydeddus yn liyn. Cyn gadael unrhyw deulu a 
ymwelom a hwynt dyl m, ar ol eu dysgu, blygu ar ein ghniau 
gyda hwynt, a gweddio drostynt, agadael heddwçh Duw ar y 
■tŷ, Gwell yw liyn na chwareu gy T da’r merched. Yn l'ytrach 
na hyn dysgwn iddynt rinwedd a santeiddrwydd. Gadawn 
argraff dda ac annileadwy o ba le bynnag yr awn, o blith Saint 
neu Genedloedd, fel na ihaffont ynom fai na drwg ; ond y 


94 


BDGOIiN SEION. 


gallont dysiio i’n duwiolfrydigrwydd. Gwell yw pregeth esiampi 
tm geiriau. Yr ydyin wedi ymarfer yn ddigon hir n’r rhan alh- 
rawiaethol o’n crefydd— y weithrcdol sydd o’n blaen ynawr, 
Dywedy Llywydd Brigha.m,“Gweithiwch, llafuriwch drosSeiou." 
Ein unig waith ni ydyw llafurio drns Seion, a gweinyddu yn 
ordinhadau tý yr Arglwydd. I ba beth y geîwir dyn i’r Offelr- 
îadaeth, os nad i bregethu yr Efengy). Mae dynion yn y gwled- 
yud hyn a feddant yr Offeiriadaeth yn gweithio yn galed trwyen 
hol) amser i'r ( enedloedd am ychydig S' lltau yn yrwythnos,a 
allent, pe byddent yn ddewr a ffyddlon, ac yn llawn 0 dân yr 
AigSwydd, bregethu yr Efengyl, a chario y gwaith yn mlaen, fel 
na fyddai aclios anfon am henuriaid o Salt Lake i wneuthur 
hyny. Un rheswm paham na bai gwaith yr Arglwydd ynllwyddo 
ydyw 0 berw.ydd fod liawer 0 hen henuriaid o’r fath hyn yn 
rhwystr ar y (Fordd. Pan eu go/ynir allan i neithio, ymguddianl 
yn eu llochesau bawlyd. Maent yn ddiog a rhydlyd, ac yn cein- 
tuch a chy farth ar bob mesur a esyd eraiil ar droed, ac yn dyl’od 
a lan o’u tyllau i’w wrthwynebu ac i fyDed oddianigylch i won- 
wyno y Saint. Wel bwriadwn eu bachu allan o’u llochesau 
gerfydd gwallt eu talcenau, a tlireio eflfaith grô,sebon a S cmbbiifj 
biusfi arnynt, a’u glanhau a’u trwsio i fyned allan i bregelhu yr 
Etengyl. Os na wnawn, yn eu tyliau lleidiog gorwedd wnant 
a’u damuio gaut. 

Edryclied y hrawd Daniels a chwithau fod pob un a allo fyned 
yn myned allan i bregethu yr Efengyl. Na ddefnyddied soft six>f 
a Mormon sympalhy gyda hwynt. Ni wnelai y tro i ni yn Salt 
Lake i ddwyn rhyw fân esgusodion rhag myned. Ni ddysgwyl- 
jem ein esgusodi 0 eisiau teisienau brau a siwgr i fyned gydaui. 
Ccifyl a wagen, a pbethaa cysurus oeddent ail betliau, ac os na 
uliem gael yr o’, 1 gysuron a ddymunem, nid oedd genyin ond 
gwneutbur hebddyut. Meddai ambell un a ddanfonir “ Ped elwn 
1, newynai fy nbeuhi ! ’ Dysgeidiaeth y Llywydd Br.igham 
withyffi ac eraill o’r Deuddeg oedd, nad oedd yr un o bonoin yn 
deilu ng o r apostolaetb os nad elai alian i bregethu yr Eíengyl, 
cynnal ei deulu, a thrwsio ei hun allan. 

Vr ydym am i chwi Lywyddion y Cynnadleddau weled y 
pethau hyn yn cael eu gwni»uthur, neu osna wnewch hwynt, sytu- 
«dwn chwi o’r Ifordd, a mynwn ddynion a’i gwna. Nid jàf® 
,.»m glywed ceiutach ag achwyh pobl,. ond atn i elíwi ddw«jd 


UDGORK 8HI0N. 


95 


wrthynt yn bendant, ac o dan ddylanwad Ysbryd yr Hoilalluog’ 
pa beth sydd yn ddyledswydd aruynt, ac yn iawn iddynt ei 
wneathur, ac os meddant ronyn o Ysbryd Duw hwy a’i gwuant. 

Ni yrnedy Duw a’r rbai a aDt alian i bregetiiu ei Efengyl yn 
ffyddiog, a’i ogoniaut Ef yn eu golwg. Cantyr oll a anghenant. 
Ni anfonodd Duw erioed eneuau heb fwyd i’w llanw. Pwy sydd 
yu ein eynnal a’n pnrtbi ond Duw ? ac eto aehwynwn, ac ofnwn 
y newyna ein teulu ! 

Penoded y Llywydd Danieis faesydd gwahanol i’w gynghorwyr, 
fel ua ddelont am draws eu gilydd, ac y geliirgweled llafurwaith 
pob un. ded yntau allan a gair yr Arglwydd i blith y bobl, mor 
atnl ag a allo. Gwell genyf fyddai iddo gloi y swyddfa i fy ny 
na chaelbiwo cymaint arno ei hun. 

Wedi iddo ddeall oddiwrth Lywyddion y Cynnadleddau fod 
Uefydd eang heb Saint na phregethu ynddynt, dywedodd, — 

“ Mae y cyfrifoldeb o rybuddio a bedyddio y bobl hyn arnoch. 
I ha ddyben y cedwir llawer o henuriaìd teithiol ? Yn aml i 
dilim ond myned o dŷ v naill sant tlawd i dy y 11 all i gael ei 
borthi a’i ddilladu er dim ond dweyd tipyn o’i deimladau da 
tsag at y gwaith, &e., a tnyned oddiamgyich i’r Saint felly fel 
olwyn. Gwna un neu ddau o ddynii n mewn cynnadledd y tro, 
yn lle yr holl, os ant a tharanau, mellt, a thàn yr Arglwydd gyda 
hwynt. Anfoner y lleill i blith y cenedloedd i’w rhybuddio, ac 
os nad ant, gadewch iddynt fyned i geiúio pytato, os niynant. 

Aed yr heuuriaid yn mhell i ganol y cenedloedd, a mynont eu 
cynnalineth ganddynt, gan arbed y Saint. Aeth Alma a Nephi 
i ganol y Lamaniaid, eu gelynion penaf, lle y bygythid osod y 
Nephiad cyntaf a ddeuai yno i farwolaeth. Diangasant ddydd a 
nos, a liwyddasant trwy allu Duw i argyhoeddt a bedyddio mil 
oedd. Pa beth yw y rheswm na bai ycbwaneg o fedyddio yn ein 
Phth ni ? Oherwydd drygioni, a diffyg o allu Duw ynom — 
oherwydd fod yri ein piitli ddvniotl marwàidd, drygionns, brwnt- 
ac afliii, ag sydd yu ddrewdod yn ti'roenau dynion da; dyna pa- 
ham; ac y maent ar fTordd y gwaith. 

Rhaid i chwi fyued i ddiwygio a glanhau y Saint — trwy 
yiupryd, gweddi, gwaith a dysgyblaeth, neu gael eich damnio, 
yr holl haid o honooh. Ewcb, fel y bum i lawer gwaith, a’ch 
beiblau a’ch blancedu i'r goedwig, y mynyddoedd, y creigiau a’r 
*i;ofeydd i ymprydio a gwejdio hyd oni amdoer chwi a tliâu yr 


96 


UDCORN SETON. 


Arglwydd. Galweíi yr holl swyddwyr vnghvd; cyhoedder vií 
pryd sobr. Cyfaddefwch eich heiau" bawb i’ch gi'iydd • edìfar 
hewcb a bedyddier chwi er maddeuant pechodau, a ílamver chwi 
a hwynt â’r Ysbryd Glân. Yna, ua orphn yswcb hyd oni iamvcr 
y Saint ag ef hefyd, ac y gwahaniaethcr rhnng v rhai a wasau- 
aetbant Dduw a’r rhai na wnant. Bedvddiweh v rhai sydd vn 
talu eu degwm, ac yn yrogyfammodi i fyw eu crefrdd, Naféd- 
yddiwch neb ar yr addewid o dalu ei ddegwm, oddieithr fod yü 
hoüol anmhosibi iddo ei da!u. Gadewch y cyfryw yn lionydd 
iie y mae, lieb ei impio i mewn, hyd oni wneio e i fed'dwl 
* f' "Y * dorri ei bunan allan, neu ddvfod i mewn. Canwyd 
“ Yshryd yr Arglwydd fel tân sydd yn LÍosgi.” 

Wedi i arorai hemiriaid lefaru dràchefn, y Lly.wydd Bensona 
ddywedodd ei íod yD foddlawn ar gymaint a ddywed'wyd avn v tro 
hwn, g >n obeithio yr elem allan i wneuthur yn ol ein haddewiii, 
tel, pan y cyfarfyddom nesaf y gallom ddweyd pa betb a 
wnaethom ac nid a fwriadwn wneuthur, a bendithiodd a gollyng- 
odd y gynulleidfa. 

W. LEWIS, Ysgrifenydd. 

Bwr adwn gyhoeddi ein rhifyn nesaf vn mhen wythnos, 
oherwydd pwysigrwydd newyddion o'r Dyffryn, a’r angenrbeid- 
rwyddam y gweddil! o hanes Cyfarfod Diwygiadol Lerpwil. 
Cofus i n brodyr llywyddol ddymuniad ein Llvwydd ar iddynt 
drefnu eu cyfarfodydd Diwygiadol yn gyffelyb i un Aberta»y. 
líarllener yr hanes s> dd vn v rhifyn hwn, ac hanes ct farfod 
Lerpwll yn hwyllng a deailus. Mae digon o amser-24 a«r 
mewn dydd. Gobeithwn y byddwch megys cewri wedi eu bad- 
newyddu gan win newydd — yn llawn o Ysbryd yr Arglwydd, ac 
yn benderfynol o ddarllen calon pob swyddog, ac o íwyr ddad- 
"reiddio pob drygioni, a symud pob rhwystr sydd ar ffordd y 
gwaith, ac o ail-ennyn lâti yr Arglwydd yn nghalonau y Saint. 
Lydded pobcynghora gaffooh o hyn aílan yn gyfarfod diwygiad- 
ol a chynnyddol yn ngwaith ein Duw. Cynnwys'ad yr “ Udgorn 
a r .Sfor fyddont eich testun lyfrau — eich pvnciau pregethiadúl 
hob amser, ac na thristaer ein calon mwyach wrtii gyfarfod a 
sw\ ddyr na wyddant gynnwysiad y naill na’r llall, nac yu hidio 
llawer chwaith ! Arferind angenrheidiol a chanmoladwy ydyw 
oarllen ryw ddernyn dyddorol oj honynt yn v cyfarfòdydd, a 
gwueuthur syiwadau aru’ynt. Dyna y ffordd 'î stign» o’r iawn 
iTynoneil, ac i gádw ysbryd Seion vn ein piith. 

^n lán ysgubocich tiy'sguhellau newydd. 


Cvfeirtad — Mr. John Davies, 7, Parlt Street, Swansea. 



ABERTAWY: 


A>R(ÎRAFFWYD A CHYHOEDDWrD OAN DAN1EF, DANIEI.3. 


îüDGORN SEION, 

NEU 

M t k ^atnt. 


Rhif. 7.] MAWRTH 28, 1857. [C yt. X. 


CYFARFODYDD DIWYGIADOL LERPWLL. 

(Parhad o tud. 65.) 

F Lhjwydd Pratt.-Ha.wT lawenhauwyf i glywed eich pender- 
fyoiadau a’ch dymuniad i gyflawni y daioni a ofynir oddiwrthych, 
Teimlwyf yr angenrheidrwydd o gychwyn o’r newydd, a bod yn 
fwy Éfyddlawn, yr ydwyf wedi teimlo y pwysigrwydd ar augen- 
rheidrwydd o hyny am flynyddau : yr ydwyf wedi wylo yn fy 
nheimladau pau yn gweled fy oerineb ymddangosiadol. Yr 
ydwyf wedi ymarferyd darllen yn y Beibl, Llyfr Mormon, a 
Hanes Joseph hanes amgylchiadau mawrion o allu Duw mewn 
amseroedd mynedol, ao yna wedi cydmarn fy bun ar ychydig 
ydwyf wedi ei gael a hwynt, fy llesgeidd-dra sydd wedi achosi 
cyfodiad i'ambeuon difrifol. Pan y meddyliwyf ain yr ycbydig 
fynediad ym mlaen ag ydwyf wedi gyflawni cywilyddiwyf am fy 
hunan. Yr ydwyf wedi mawr ddymuno i buro fy hun, a chyr- 
haedd i’r bendithion aydd gofrestredig eu bod wedi cael eu cyf- 
lwyno ar weision Duw mewn cyn-amseroedd. Yr ydwyf wedi 
%lo dros wythnosau am fy anffyddlondeb. I ba beth y mae 
neb • honom wedi cyrhaedd ? Pan y darllenwyf am yr hyD a 
wnaed mewn cyn anaseroedd, dychrynir fi yn aml. Cawn, wrth 
ddarllen Llyfr Mormon, fod Nephi yn arfer cael gweinidogaeth 
angylion yn feunyddiol, ac yn cael ei fendithio u. dadguòdmdau^ 
gweledigaethau, breuddwydion,ac amlygiadau, a llaìs yr Air 
Ae yn y Beibl darllenwn am Elias, Eiis - ”: * 


98 


tJDGORN SEIOt*. 


eraill a fendithiwyd yn gyffelyb. Gallai un dyn i Dduw arwaib 
byddin i ganol eu gelynion, trwy ddallu y gelynion trwy rym et 
ffydd. Nid oes un peth ar ua allem wneuthur pe meddem y ffydd. 
Yr ydym yn llesg, a braidd yn farw. Rhaid i ni gael yr Ysbryd. 
Llefwn ar yr Arglwydd ddydd a nos er cael yr Ysbryd Glân, 
Gobeithiaf y gallwn ni oll chwilio yn ddiwyd, a chyflawni ein 
cyfammodau. Ni lesolai i ni gael ein bedyddio, oddeitbr i ni 
barhau mewn diwydrwydd. 

“Ni ddisgwyliwyf i’r henuriaid fwynhau rhyw hynod arddan- 
gosiadau allanol, hyd oni chyíiawnir amser y cenedloedd, ac j 
troant at dy Israel gyda’r efengyl. Modd bynag ymddiriedwyf 
mai ein braint ydyw cael ychwaneg o allu Duw nagagawsom. 
Gwyr pob un o honorn ei hun yn mha betb y |[all ddiwygio. 
Adnebydd pob un ei hunau yn well nag yr adnebydd ei gymmy- 
dog ef. Er fod yr Arglwydd wedi fy nanfon i yma i lywyddu, 
teimlwyf yn wan, ac yn bollol analluog i gyfläwni fy nyled- 
swyddau, heb gymhorth yr Ysbryd Santaidd. Teimlwyf yn 
ddiolchgar am y fraint o gael myned âllan gyda y brawd Benson, 
wedi yr elo prysurdeb yr ymfudiad heibio. Gobeithiwyf j 
tywallta yr Arglwydd ei Ysbryd, fel eiu hadnewj'dder. Bydd jn 
ysgafnhad i mi gael fy ryddhau am yspaid oddiwrtb fusnes j 
swyddfa. 

“ Gyda golwg ar ddygiad allan y diwygiad, cydsyniwjf a, 
s-ylwadau y brawd Benson. Y mae gradd o annghynildeb mewn 
cysylltiad a phethau tymorol a rhaid ei wella. A gofynir edrjcb 
ai ol liyn q dan y drefn bresennol vn fanylach nag erioed o’r 
blaen. Dylai arian a gyfranir yn ddegwm gael eu rbeoli gan 
rhyw reol gywir, fel na allo Lly wyddion a swyddogion eu def 

nyddio heb ymofyn ag awdurdod arall. Gyda chynnorthwy yr 
Arglwydd mi a gyhoeddaf rhywboth o berthynas i hyn ag a fydd 
yn llesiol, fel y treulier y degwm yn deg a chynnil, 

“ Mewn perthynas i ail fedyddio— dylai y Saint gael pregetbu 
wrthynt yn gyntaf, a’u cynhyrfu. Nid bedydd a ddiwygia ber- 
son : tystiolaeth o ymadnewyddiad ydyw. Credwyf y bydd ai) 
fedyddio trwy yr holi eglwys yn foddion i daflu allan lawer o’r 
cangenau meirwon. Trinir y pren — fe'i osodir mewn cjfl* r 
«ynnyddol ac a ddug lawer o ffrwyth da. A y brawd Benso* 


ÜDGOEN SEION.’ 99 

állan i guro y cen oddiar lygaid y bobl, ac byderwyf fy bun i’w 
ddilyn yn fuan a’i gynnorthwyo. 

“ Yr ydwyf fi wedi diwygio mewn rhai pethau yn fy nnll o 
'bregethu oddiar pan y daethum ar y genadiaeth hon, Gwelais y 
pwyBÌgrwydd o wneuthur felîy. Yn lle areithiau hirion, teimlais 
yr angenrheidrwdd o roddi tystiolaeth. Credwy f y gall y rhai 
a’m clywsant dystio fy mod wedi ymestyn at bregethu egwyddor- 
ion eglur a syml. ac wedi cyfyngu fy hun at y prawfiadau o wir- 
ionedd y gwaitb — gweledigaothau Joseph, &c., heb gyfeirio at yr 
holl ysgrythyrau aellid ddwyh i brofi y pyncîau. Os deil yr 
benuriaid eu tystiolaeth, adrodd gweledigaethau Joseph, a phre- 
gethu Lljfr Mormon, gwna fwy o les na phregethau hiiion.’’ 

Canwyd “ 0 Zion, when I think òn thee.” 

Y Llywyd^^enson. — Ni wn amgen nagy gall y brodyr feddwl 
fy mod yn lled selog. Wel, oyfaddefwyf fy mod yn achos Duw. 
Tf mae mor naturiol i mi, ag ydyw i blentyn hoffi llaeth. Pan 
osodwyf fy meddwl ar wrthddrych, y mae megys agerdd mewn 
berwedydd ( boiler ). 

“ Alewn trefn i ymadneẃỳddu, cynnygiwyf yr ymprydiwn ac 
y gweddiwn un diwruòd, o leiaf. Yr ydwyf yn sicr y caiífoffaith 
da. Mewn llawer o lefydd inae yr olwynion wedi eu tramgwyddo. 
Ymfwynhayr Henuriaid a’r Saint eu hunain gyda gorraod o 
fwyd tymmo'rol. Rhaid iddynt gael prydiau trymion ar y Sui, pe 
cymmerai eu holl wythDos o gyflog Teimlent yn well pe ym - 
boithent yn ysgafn ar y Sul. Caff'ont ychwaneg o’r Ysbryd pe 
yr ymprydient un diwrnod mewn wythnos a byw ar fwyd ys- 
brydol. Mae yn agos pob bendith ag ydwyf fi wedi ei derbyn o’r 
,cwrs naturiol wedi bod trwy weddi ac ympryd. Gwna ymborthi 
ar brydiau trymion ar y Sul ni yn gysglyd, a theimlwnfwy o 
diiedd i gymmeryfl hun nag i ymwledda ar bethau nefolaidd. 

“ Dylem bregethu wrth allu Duw,yuol y talent a roddodd 
Efe i ni. Mae genym amryson a’n ífaeleddau. Pau y teimlwyf 
f y mod yn pregethu trwy Ysbryd Duw yn iawn : nid óes genyf 
achos wylo, Pan nas gallaf deimlo yr Ysbryd Gian, yr ydwyf 
yn annigonol sc yn wylo. Pan y gwn fod genyf dystiolacth 
jr Ysbryd yr ydwyf yn ddigonol— fy nghalon sydd ysgà/n — a fy 
nghwsgsydd hyfryd. 

11 Awn yn mlaen, pregethwn egwyddorion yr Efengyl — a thyst- 
iòlacthwn am y gwaitb. Mae y Saint yn llesg i gyrohu iV eyfer^ 


, ÎOO ÜDGORN SEIOK. 

ì ‘ * u 5 ■ ' 

fodjdd saorament fel y dylent. Ac nid yw llawer yn talu ec 
degwuj. Y mae genym yn awr y cyfarwyddiadau i gael allaa 
pwy sydd yn ffyddlon a phwy nad ydynt. Torwn y cangenau 
meirwon ymaith. Gwell fyddai genyf hanner dwsiu o Saint 
ffyddlawn na chant o rhagrithwyr. Ge'.wir arnom i helallan y 
cyfiawn. Os na wnawn ni hyny, amddifad fyddwn o’r fendith. 
08 nad awn yu ol llythyr y Llywydd Young nis gallwn eigael. 
Rhaid i’rcangenau meirwou fyned ymaitb, ac yna cawn allan ps 
nifer o Saint sydd gonym. 

“ Teimlwyf i gyunaì y brawd Pratt, ac i beidio a bod yn hanner- 
calonog. Yr Arglwydd a’i benditbio ef (Atnen oll) a’rbrawd 
Liltle ! Amen, oll.) Cawn amser gogoneddus. Bendithir a 
chysurir ni. 

“ Dylem barcbn ein gilydd yn y r Offeiriadaetht Pe nad fy 
nyledswydd fyddai, ni ofynwn hyn oddiar y brodyr. Ni ofynaf 
ychwaneg oddiwrthynt hwy nac a foddlonwyf wneud fy bun. Ni 
ofynwy f iddynt fod yn mwy ystwyth nag ydwyf fi. A ydwyf fi j'D 
agor fy ngenau i lefaru lle y byddo y brawd Pratt, beb ei gatiia- 
tad ? Dylem ymffurio ar ol Seion. Os na pharchwn yr Offeir- 
iadaetb, tristeir Ysbryd j'r Arglwydd. Dymmunwyf pe byddai y 
brodyr yma fel y caffem bregethu wrthynt. 

Yr Henuriad P. H. Young a dystiolaetbodd atn sylwadau v 
Llywydd Benson. Canwyd “• Come, corae, ye Saints,” & c. 
Gweddiodd yr Henuriad Truman O. Angcl. 

Y Lhwt/dJ Pratt . — Y cynllun a fydd i’r Llywyddion i alwyn 
nghyd yr Offeiriadaetb, a phwyntio allan i’r Swyddwyreu dylçd- 
swydd. Pan y byddoch nedipregetbu digon ar y diwygiad "ìth 
y swyddwyr, ac y byddont hwy wedi cyfammodi y cadwant or- 
cbymynion Duw, bedyddiwcb hwynt yn gyntaf. Yna cymmeront 
afael a phregethont wrth y Saint yr angenrheidrwydü o ddylodit 
«yfarfodydd — yr oll a allant. Yr ydwyf wedi ei wueuthur yn 
ymarferiad i beidio cael cwcio yma ar y Sul. Maeangen gwieiddio 
hyn yn meddyliau y Saint. Caffer hwynt i gyfammodi y g«nant 
íel eu herchir, yna bedyddiwch hwynt. Gosodwyd y gofyniad 
aiewn perthynasi’r rhai nad ydynt yn talu eu degwm. Nid vd> ui 
wedi bod yu eu torri allan am esgeuluso talu deg« ro> n ' L 
®es achos i ni eu impio i mewu oddieithr y cydymffurfiant » 
wneuthur felly. Teimìason nad lioJlol ddoethineb fyddai Wrr> 
pobl allau ani beidio a thalu degwm. Eitbr fe ddaw yr aniser pa» 


ÜDGORN SEION. 


:o: 


®ì wncir vn safon cymmnndeb. Y mae yn yn ddoetbineb os na 
cbyfammodant i dalu degwm i beidio a’u bimpio i mewn. Feily 
y'torrant eu bonain ymaith. , ; 

Y mae wedi ei gynnyg i ni ymprydio a gweddio y fory, i ni 
gyfarfod yma am saith o’r gloch yu yr liwyr, gweddio, ac yna 
myned i’r dwfr er cael ein bedyddio. 

Eiliwyd, a chydunwyd yn unfrydol. 

Terfynodd y Llywydd Benson y cyfarfod trwy weddi. 

, Dydd lau , 5 med o Chwefror , 7 yr hwyr. 

Cyfarfyddodd y brodyr oll yn unol a’r cytundeb. , 

.Canasant “ The Spirit of God,’’ &c. Gweddiodd y Llywydd 
Benson. Canwyd “ O, Zion, when I tbink on thee,” 

Yr Henuriad Little a annogodd y brodyr i flyddlandeb, ac yn 
enwedig y cenhadon — i gadw eu linnain yn bur, fel y dychwelont 
adref gyda chajonau cywir. 

Canwyd “ Come let ns anew,” &c. 

Yna aeth pa»vb i’r bedyddfan. Ar ol gweddi gyfaddas gan y 
Llywydd Pratt, efe a’r Llywydd Benson a fedyddiasant eu 
gilydd a’r lleill o’r ferodyr. 

Yna dychwelasant i 42, Islington, LiverpooI. 

.Canwyd “ How flrm a foundation ye Saints of the Lord,’’ &c. 
Gweddiodd y Llywjdd Pratt. Canwyd “ Redeemerof Israel, &c. 

ina cadarnhawyd yr hptl frodyr, y Llywyddion Pratt a 
Beneon yn gyntaf. Traethwyd llawer o fendithion dewisol trwy 
ysbryd y brophwydoliaeth, ac yr oedd calouau paavb ag oedd yn 
bresennol yn gyflawn o lawenydd ac o’r Yshryd Glân. 

,Yr Henuriad W. G. Young a brophwydodd y treiglai 
y gwaith yn mlaen gyda mwy o gyflymdra a nerth, ar ol hyn, 
nag erioed o’r blaen. 

Canwyd “ Praise to the man who communed with Jehovah.” 

,Y I.lywydd Pratt. — Credwyf fod mawr waith ar gael ei gyf* 
iswni yn y wlad hon. Ystyriwyf y bydd yn waith da, os cawn 
gan y Saint i ymburo, Pe torrid y drydedd rhan o honyntallan, 
ac y r arosai y lleill mewn undeb, hyddai yn un e’rpethau mwyaf 
a gyflawnwyd erioed yn y wlad hon. Dysgasom oll trwy brof- 
sad mai pa fwyaf y byddwn raewn undeb, mwyaf i gyd y bendith- 
' a yr Arglwydd ni, pa un a fyddwn yn ycbydig neu lawer. 


1.02 DDGORN 6EION, 

Tueddir fi i feddwl fod yr amser wrth law pan y bwriada jr 
Arglwydd gyflawni rywbeth, nid yn unig yraa, ond hefyd yn 
Seion. Nid ydwyf wedi deall pa beth a fydd,— eithr credwyf fod 
yr ysbryd a’r gallu a orphwysant ar y Llywyddiaeth yn ddarpar- 
iadol i rywbeth o bwys. Fe ddichon fod yr Arglwydd yn bwriadu 
yrymburo yraa er darparu y Saint i fyned î mewn i’r Demi; yn 
mha un y disgwyliwn y roddir y fath arddangosiadau a bendilli- 
ion ar ná chafodd yr eglwys erioed. Gwyddom mai dydd o allu 
ydyw hwn, ac nas gall yr amsor fod yn mhell. Ymddengys fel 
pe byddai yn agos wrth law. Yr Arglwydd sydd yn darpajai i’n 
dwyu i’w bresennoldeb. Yr ydwyf yn ac wedi teimlo fod rhyw. 
beth wrth law. Mewn perthynas i’r gwaith yn y wlad hon, r 
mae yn rhwym o fyned rhag ei flnen. Fe anghena y Saiut ffydd 
i wrthsefyll gwrthwynebiad, ac ni fydd neb, ond a fcddant ffydd, 
yn abl i sefyll. A y brodyr yma allan gyda mwy o allu acegiii, 
i weinyddu i a iachau y cleifion. Cant fwy o allu nag y meddent 
o’r blaen. Dywedaf, Ewch allan, a nerth yr Arglwydd fydá 
arnoch — ,chwi a’i teimlwch, — a’r hobl a’i gwybyddant, pe hyd r 
nod y brwydrent yn ei erbyn y fynyd nesaf. 

Ar ol sylwadau cynhyrfìol ychwanegol oddiwrth amryw frodyr» 
oanwyd yr emyn, “ Praise God, from wbom all blessings flo»,”* 
therfynwyd y cyfarfod trwy weddi gan yr Henuriad James A. 
Little. 


LLYTHYR O’R TALAETHAU. 


Pittston Ferry, Chwefror 4ydd, 1857. 

Anwyl Frawd Daniels, — Trwy ddaioni a thrugaredd ein Tsd 
Nefol, cefais gyfleustra i ysgrifenu attoch o’r rhan yraa or 
ddaear. Gobeithtaf y eaiff y llinellau hyn chwi yn iach a 
chysurus, ac y parhewch felly tra byddoch yn yr hen Babel, 
yn ymladd a’r gelyn a’r naill law, ac adeiladn teyrnas Ddiiw 
a’r 11 aw arall. 

Wedi hwylio o honof fi a’m teulu o Liverpool, parhaodd y 
gwynt a’r tywydd yn deg am beth amser, pan y cyfnewidiodd 
i ystormydd. Yr elfenau aruthrol a ymgy nhyrfasant -g r y m 
y gwynt, — golwg a swn dychrynllyd mellt a tharanau, - rhuad 
y mor, yr hwn a fygythiai ein llyncu yn fyw i’w grombil 
anferth, — a’n tiriad diogel yn Nghaerefrog Newydd, — oeddjO' 


'ÜDGOEN SEIOK. 


IÖS 


«5ÎI yn arddangosiadau newyddion i ni o allu a thrugaredd ein 
'Tad NefoL 

Ar ol aros yn Nghaerfrog Newydd dros ddwy noswaith a 
diwrnod, daethom yma i Pittston Ferry, lle y cefais Khys fy 
mrawd, fy mam, a Uawer o frodyr a chwiorydd eglwysig. 
Mae yn y lle hwn gangen fawr o Saint, yn eydymgynnull i 
addoli Duw. Mae rhai o honynt yn Ysgotiaid, eraill yn 
Saeson, a llawer yn Gymru. Ein holl rifedi yw oddeutu cant, 
ac y mae arnom lywydd da, o’r enw Benjamin Isaac, gynt o 
Sir Gaer, a Rhys E. Rees a Richard Dafjdd, gynt o’r Gwter 
Eawr, yn gynghorwyr iddo. Mae gwraig Richard Dafydd 
wedi ymuno a’r Saint, ac yn llawenhau yn ei thystiolaeth o 
ddwyfo'deb yr eglwys. Cefais i a rhai o’r plant waith yma yn 
union, fel, erbyn y delo yr haf, byddwn alluog i fyned yn 
mhellach yn mlaen taa Seion. Po nesaf y deuwn at, mwyaf 
i gyd yw ein hawydd i gyrhaedd i Ddyffryn y mynyddoedd, 
mor gynted ag yr ennillwn fodd. 

Ni welais erioed gymmaint o golled a gorfod bod heb yr 
‘‘Udgorn,”_roddwn unpeth braidd am gael clywed ei lais yn 
America ; nid ydym yn cael yr un traethawd yn y Gymraeg. 
Garwn glywed sut y mae gwaith yr Arglwydd yn llwyddo yn 
Nghymru. 

Cofiwcli fi yn garedig at y brawd Dewi Elfed Jones. 

Cofion gwresocaf fy mam, Rhys fy mrawd, a minnau a’m 
teulu attoch. 

Eich cyd-was yn Ngwaith Duw, 

JOIíN E. REES, 

(Gynt o Cwmamman.) 

Y MGDD I GADW HEDDWCII MEWN TEULU. 

1. Cofiwn y croesir ein hewyllys bob dydd, a darparwn ein 
hunain at hyny. 2. Y mae natur lygredig gan hob un fel ni, 
am hyny, peidiwn disgwyl gormod. 3. Ystyriwn wahanol 
dymherau pawh personau. 4. Edrychwn ar bob aelod o’r teulu 
M un y dylem ofalu drosto. 5. Llawenhawn pan digwyddo 
daioni i un o’r teulu. 6. Gorchfygwn ddrygioni trwy ddaioni. 
~ Os byddwn glaf neu boenus, na fyddwn rwgnachlyd. 8. I 
sylwi pan fyddo eraill yn dyoddef, a dangos çydymdeimlad. 

Cymmerwn olwg serchus ar bob peth. 10. Rhoddwn ye 

ateb arafaidd a ddetry lid,” hob amser. 


ì04 


BDGORN SEIO»; 



MARWOLAETH 

Y LLYWYDD JEDEDIAH M. GEÁNT. 

(O’r Star.) 

Yn y Western Standard am Ionawr 17e?, darllenwnam 
farwolaetli Jedediah M. Grant, ail Gynghorwr y Llywydd 
Brigham Young. Achosa y digwyddiad sydyn ac annis-' 
gwyliadwy yma deimladau o dristwch ac wylo yn mhlith 
holl bobl Duw, ond yn fwy neillduol yn mhlith y rhai ag 
oeddynt ag adnabyddiaeth gyda y dyn mawr a da hwn. 
Yn ei ieuenctyd boreu cy9sylltodd ei hun a’r Saint, a 
glynodd gyda hwynt trwy ei holl orthrymderau. Ei ffydd- 
londeb raewn adfyd a llwyddiant, ei gymmeriad amymdrech 
ae egni diflino. ei gariad diderfyn tuag at achos y gwirion- 
edd, ci ymlyniad tỳn wrth y Saint, yn gyssylltiedig a 
thuedd rhydd, gymdeithasol, ydynt wedi ei anwylu mewn 
miloedd lawer o galonau. 

Am lawero flynnyddau daliodd y sefyllfauchelaphwysig 
o un o r Llywyddion dros yr holl Ddegau a Thriugeiniau, 
a mawr barchwyd a charwyd ef tra yn y sefyllfa gyfrifol 
hono. Yn y cylch o swyddog milwrol, fel Prif Gadfridog 
Meiwyr Tiriogaeth Utah, gwasanaethodd gyda mawrder ac 
anrhydedd, ac a fwynhaodd ganmoüacth a chariad pawb. 
Yn y cylch o Faer Dinas y Llyn Ilalen Mawr’ yr ydoedd 
yn ddeeth, cysson, egniol, a diflino, mewn dyfeisio a 
chyflawni cynlluniau er heddwch a da fyd y dinasyddion. 
Yn y Ddeddf-wneuthurfa, yn ystjd amryw sasiwnáu, eth- 
olwyd ef yn unfrydol yn Llelarydd y Tŷ. Yn y sefyllfa 
anrhydeddus yma, arddangosodd, mewn modd hynod, y 
nodweddau hyny o" gymmeriad a’i addasent mor eowog i 
lywyddu dros y corff dyrchafedig hyny. Fel ystadydd 
( Statesman) nid oedd a rhagorai arno. Ond yn y galwad 
uchel a santaídd o un o’r tri Llywyddion dros yr Eglwys 
trwy y byd, tywynodd ei ddoethineb a’i 'dalentau yn J 
modd amlycaf. Dealltwriaeth a gallu yr YsbTyd G-lân 
oedd arno. Ei lais oedd fel mellten, a’i eiriau íel y llyehed 
tanbaid i’r rhagrithiwr a’r troseddwr. Geiriau gwirionedd 
fflamboeth a lifent o’i wefusau, gan drywanu y galon. Ei 
lafur diorphwys. yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, y n y 
gwaith o ddiwygio y Saint, ni anghoflr byth. Er wylo aro 
ei golli, etto nis galiwn lai na llawenhau pan ystyriom mor 
mlys y hydd ei orphwys dros fyth. Aeth i Baradwys ein 
Duw, — i gysswllt a llu aneirif y prynedigion. Ffarwel, 
anwyl frawd Grant — ffarwel am ennyd fychan ! Aethosttu 
fewn i r llen ; ni a’th ddilynwn yn fuan, gyda thi i gaelero 
bendithio yn dragywydd. 



UDGOEN SEIÒH. ' 


UDGORN SEION, 

*BV 

geren p «>atní. 


DYPD SADWRN, MAWRTII 28, 1857. 

Y Diwygiad sydd eisoes wedi dechreu o ddifrif mewn rhai manaa 
a wyddom am danynt, a gobeithiwn mai felly y tnae yn mbob 
raan. Hyderwn na orphwysa y Llywyddion hyd oni phregeth- 
ont i’r Saint, eu cael i ymprydio a gweddio, buoheddu yn well, a 
chadwy Gair o Ddoetbineb.cadw dyledswydd teuluaidd yn eu taiî. 
dilyn yr holl gyfarfodydd, myfyrio yn, son am, a byw eu orefydd 
rhybyddio eu cyd ddynion a pheidio gwastraffu eu harian, ond 
talu eu degwm a darparn, trwy gytíwng y Drysorfa Geinisgol i 
gasglu adref i Seion. Cynnalier cyfarfodydd ymprydiol yn aml, 
yn mha rhai casgler yr hoil Saint a ollir grynhoi, ao anfoner V 
Swyddwyr da allan i bregethu cymmaint aallont. Cofier yr hyn 
a ddyJ^bd yr Apostol mae ein diffyg o allu Duw yw y reswm nas 
gallwn fèdyddio y gonest ga’on. Er cael gallu Duw rhaid i ni gaeî 
Ysbryd Duw, ac er caelhwnw, rhaid i ni fod yn ysbrydol feddyîiol 
— larilen hanes Joseph Smitb a’n brodyr enwog pa fodd y caw- 
santhwy weledigaethau a gallu Duw ; a hanes yr ben bropbwydi 
gynt, fel yr oeddynt hwy ýn gwe.ldio ac ymprýdio a chael Ysbryd 
neu allu Duw er pregethu i’r bobl. Aed henuriaid ac offeiriaid 
Israel a'.lán yn llawn o’r Ysbryd Glan i bregethu, nid adnodau 
yn unig, ond tystiolaeth yr Tesu sydd yn eu meddiant a hwy a 
àdrylliant gaerau y Jericho Ue y caethiwir y gonest galon, ac, os 
bydd iawn ddýsgyblaeth a bywyd yn y cangenau, nid oes a 
rhwystra lwydàiant gwaith ëin Duw. Yr ydym wédi gorwedd yn 
yr un man yn ddigon hir, hvd oni ddigiasom Ysbryd yr Arglwydd 
ac y peidiodd a chydweithio cymmáint a ni. Pwy ar nad yw 
yn cofio fod dyniòn yn methn cael esmwythdra yn eu gwelyau, 
acyn gorfod codi ganol nos i fyned a chael eu bedỳddio gan was 
i Dduw — pan yr oedd yr ysbryd yn llanw y c.yfarfodydd hyd onid 
oeâd megis ar ddydd y pentecost, a’r Saint yn cael eu cynhyríu ^ 
i lèfaru mawrion bethau Daw ? Pabam na bai fellu yn awr 


106 


ODGORN SEION 


Oherwydd cynnyddiant drygioni, esgeulngdod, a diogi, ac am m 
pherch.d dysgyblaeth Eglwys Dduw. Pa fodd y cawn nrwv o 
' DuW ? Wrth ddiwygio -cydnabod ein claerineb ger ei fron 
cynnai ytnprydiau sobr gweddio am ei Ysbryd i’n llanw ac 
yna cattaelein bedyddio er maddeuant o’n pechodau gyda phen- 
derfynisd i barchu yr Offeiriadaeth, a chynnorthwyo y gwaith vn 
ralaen an harian an heiddo ac an holl yradrechiadau-pregethu 
^rt y b - vd a ch y d weddio hyd oni esgyno ein gweddiau megis 
arogl darth peraidd gerbron ein Duw, am i'r Ysbryd Santaidd 
oìeuoac aflonyddu ygonest galon ; a’n Ilanw ninnaû. Oferein 
gwa.th heb Yspryd Duw. Temlau p r y sb ryd i drigo ynddyot 
ydyw y Sainti fod. Cadwn ein temlau yn lân, ynte. tufewn a 
thu allan. Cadwer y tnfewn yn lan rhaggwirod poethion, diodydd 
meddwol, a phob gwenwynau a phothau Ilygredig a waberddir yn 
y gair o Ddoethineb. O anwyl Saint, coöwn fod ein gwaith yn 
a r a r amîcr yn fyr. Mae y deral yn dyfod rhag ei blaen a’r 
, am * cae? eu P uro a ’° glanhau erbyn y daw Purwr a Glan- 
juvr e. bobl i’w deml yn ddisymmwth. Un o’r ddau am daui 
uw neu mammon iacbawdwriaeth neu ddamoedigaeth dda* 
yblig am i 1 goieuni ag oedd ynorn fyned yn dywyllwch, 
Amser by ryw y bynyd hwn, ac na ddysgwyiiwn lawer o ^vynha4 
' a ® or P h ' T y s f il ynddo. Galiwn gyflawni mwy mewn blwyddyn y« 
awr tnag at ein hiachawdwriaeth nac yn mhen mil oflynyddau ar 
o rayned tu bwnt i’r llen. I fod yn Frenhinoedd ac Offeiriaid a 
J^gyfranogion o fawredd y frenhinîaeth, a bywydau tragywyddol 
ywein hymgais. Pwy a bentyrai ddamnedigaeth ar ei ben wrth fod 
yn rhwystr i waith ei Dduw, ac efe yn gwybod hvny ? Diwygiwa 
yn wu ynte, neu mae yr amser ar ben, a Duw yn sicr o’n symmud 
ordd a gwae nyni os felly y bydd. Nid enw yn Eglwy» 
a wna y tro, ond rbaid cael gallu Duw. Mne eÌ8Íeu 
gwahaniaeth rhwng y Saint a’r byd. Pan byddo yr haint a’r pla 
medu gwledydd yr angel dinystriol yn ysgubo pecbaduriaid 
ygrer ig ffiaidd, geill y Saint fod wedi casglu “ mer i’w hesgyrn, 
^ f l* b 088 ’ 1 ’’ a 8 al lu Duw gyda hwynt, hyd nes y gallant 
se y 1 yr oll, a darparu gyferbyn a dyfodiad eu Brawd 
yna , ac i ddychwelyd i bresennoldeb a myned i mewn i » r - 
ff T Tad ’ Pe ? for y fvdd ai dydd proSad, pa faínt o 
y y genym, a pha faint o brofedigaeth a allem wrthsefyll? 

- 1 ma * rhv fach ! Dyma yr amsnr i ni ddeffroi ynte, a gofyn 


ÜDGORN SEIOŴ 10? 

i'n hunain iba beth y crefyddwn ? I ba sèfyllfa y bwriadwn 
gyrhaedd? Pa faint yr ydym wedi gynnyddu, y pha hyd y cyr- 
haeddasom ? Pa mor agos ydym i fsd a digon o’r Ysbryd Glan 
yuom i gyfarfod a’r Iesu yn ei dem! — i oddef presennoldeb Dnw, 
ae yno i roddi cyfrif o'n gwaith ? Os yn ytnyl y peint cwrw, yn 
sugnoyrhen bibeil ddrewllyd — yn llosgi ein perfeddion a sothach 
llygredig, ac yn drewi gormod i hyd y nod angylion Duw ddyfod 
yn agos attom, y cawn ein hunain, bydd yn bryd i ni ymysgwyd 
oddiyno, neu i beidio a breuddwydio am iachawdwriaeth yn 
nheyrnas Dduw. Ni ycliwanegwn yn bresennol, ond, dymnno 
rhwydd hynt i'n brodyr llywyddol i rhwygo y llèn oddiar lygaid 
y bobl, fel y gwelont eu gwir gyflwr. 

Dytounwn i lywyddion y Cangenau ddarllen golygyddiaethau 
yr Udgor» yn y cyfarfodydd a’r cynghorau, pun fyddo yn taro i 
hyny. 

PENNOD ADDYSGIADOL I DDRWG-LUNWYR UTAK. 

(Allàn o’r Western Standard, lonawr 24 ) 

Cynnygia ysgrifenydd dienw, mewn erthygl a benir ‘Utah,’ 
■» gyhoeddwýd yn y Chromcle am ddydd Mawrth, gynllun, yr 
hwn, os ei mabwysiadir, a wna, yn ol ei dyb ef, symmud yr 
anhawsder sydd yn gydlynol a derbyniad Utah i’r Undeb. Ei 
awgrymiad ef ydy w i Congress ddosbarthu Utah, a chyssylitu 
y gwahanol ddosbarthiadau wrth Califfornia, a'r tiriogaethau 
amgylchynol. Pe gwneíid hyn, meddylia y goclíelid y gwarth 
dirfawr a dynir ar eín gwlad wrth gydnabod Utah fel chwáer 
dalaeth, ac y delid deiliaíd yr athrawiaethau Mormonaidd yn 
yn gyfrifól i' gyfreithiau y tiriogaethau wrth ba rai eu cýs- 
sylltir, a chan nad ydynt yn debyg o fod yn ddim ond lleiafrif 
yn mhob un, eu holl sefydliadau hynod, o ganlyniad, a ddifodid 
ar unwaith. 

Pe na fyddai yu bwnc mor bwysig, byddai yn ddifyrwch i 
weled y dyddordeb a'arddéngy;s ysgrifenwyr mewn perthynas 
i’r “ gwarth dirfawr ” sydd yri debyg o gael ei dynu arnynt 
gan seíydliadau hynod “ Mormoriiaeth.” I ddurllen eu hys- 
grifeniadau, ac heb fod ýn ádnabyddus a’r hobl oddiwrth y 
rhai y deuant, gellid dychymygü eu hod yn gyfundeb mor 
hynod o bur, cywir, a difrycheulyd, fel nas gallent edrych ar 
yr ymddangosiad o ddrwg heb fraw. Ni allai rhai anadna- 


^8 ÜDGORN SEIGN. 

býddus a’r pwnc feddwl fod ysgrifenwyr a lefarant mor rhai’' 
rithiol am “ sefydliadau hynodwyrawl” y Mormoniaid, 'a’/ 
“ , gwarth lìirfawr ” a ddygid trwy gymdeithasu a hwynt' yn 
byw eu hunain yn nganol cyfundeb lle yr arddangosir halog- 
rwydd, putemdra, a ffieidd draobob math yn amlwg ar bob 1 
Ua "\ Etto, dyna y wy ffaith. Y dynion hyn a atnrysonanf' 
gyda’r fath ddigter rithiol ynghyích Uygredidgaethau y Mor- 
moniaid, ydynt eu hunain yn syllwyr ar y llygredd a’r trosedd- 
au mwyaf gwrthnysig a hyll yn eu heolydd eu huuain, I'r 
fath natur hynod a bygythiol mae y drygau hynwedieyr- 
haedd, fel y maent wedi ymwthio i sylw yr Uchel-Ymholwyr, 
y rhaia gyfeiriant attynt yn yr iaith ganlynol 
_ Yma - [yn nhalaeth Califfornia] fel mewn manau ereill, 
[rhaid eithrio Utah] ymddengys fod cryn lawer o’n trethi yn 
gyfeiriadol yn uniongyrchel gan y drygau a fodolant yn y cyl 
undeb. Dylid gweinyddu y gyfraith yn llym yn erbyn y 
ffaeau putéiniawl ag ydynt yn barhaus yn llanw ein hysbyttai, 
ein Ilysoedd, a’n earcharau, ac yn achos rhan nelaeth o nid yn 
unig boenedigaeth, ond o drethiadauy cyfundeb yma.” 

Ar buteindra CHneaidd dywedant:— 

Mewn cysswllt a hyn gal wai yr ymholwyr syíw y ]]ys hwn, 
y Ddediìf- wneuthurfa, a’rcyhoedd at ddrwg diríawr— drwgna 
ellir leihau yn y raan lleiaf — hwnw o drosglwyddiad benywod 
Chineaidd, i r dyben o buteindra. Profwyd o flaen yr ymhol- 
wyr fod y creaduriaid truenus hyn yn gaethion wrth gyfraitli 
) n China ; eu bod, fel y cyfryw, yn cael eu prynu am o 25 i 
' 0 <t do!eri yr un ; ÿn cael eu mudo yma a’u gwerthn i’r 
ptíteindai, neu er myned i’r mwngloddiau, am o 300 i 800 doler 
yr un, yn ol eu bath ; eu bod yn cael eu trin yn y modd 
creulonaf, eu fRangelIu, &c., gan y rhai sydd yn eu cadw ; 
a u bod, pan y clafycíiont, yn cael eu danfon o hyd i’r ysbytti, 
i gael eu cynnal ar gost y cyhoedd, hyd oni threngont, neu y 
yddont alluog i ddychwelyd i wasanaeth eu perchennogion. 
Felly md yn achlysurol ond yn gyfeiriol gwneiri’r cyfundeb,pob 
inasydd sydd yn dreth-dalwr — gyfranu at gynnaliaeth cyf- 
un refn na faeddir mewn puteiníaeth, gan unpeth addangosodd 
hanes y byd erioed. 

Y mae mewn prawf 0 flaen yr ymholwyr fod o hánner i dn 
cliwarter holl ddyledswyddau a chost ein hedd geidwaid, Hy* 


ODGOUN SEIOM. , jÜÖ 

oedi 1 îroseddwyr, carcharau. ac ysbyttai, yn gyfeiriol union- 
gvrchol at buteindai. Os lleihawn ni y trethiad, neu wneucì 
y ddinas hon [Sacramento] yn drigfa addas i’r rhinweddol, neu 
hydy nod gadw ein hymífrostiawl wareidd-dra, rhaid i’r ffyn- 
onellau hyn o bob Uy gredigaethau gael eu sychu i fyny.” 

Yr uchod sydd ysgrif swyddol a gyhoeddir yn y oyhoedd- 
iadau, ac yn caelei bwriadu, meddyliem, megis mynegiad teg o 
sefyllfa pethau yma. A ellir dirnad unrhyw betli sydd yn 
fwy hyll na’r hyn a ddarlunir yma? Ffauau pntteiniol yn 
Uanw yr holl ysbyttai, y Ilysoedd, u'r carcharau a thrig- 
wyr! Tri-chwarter holl gost yr hedd geidwaid yn gyfeirioì 
uniongyrchol i buteindai ! Benywod yn cael eu prynu a’u 
eludo o. China bellenig i ddiwalln y farchnad a phuteiniaid er 
boddhau nwydau a chwantau diefiig ac atnfeilaidd dihyrod ar 
ííurf ddynol ! A ddangosai gofysgrifau Sodom a Gornora, pe 
eu taenid yn agored o flaen eiu llygaid, unpeth yn fwy gwrth- 
nysig nag a wneir yn gyhoeddus trwy fynegiad Uchel Yniliol- 
wyr Dinas Gristionogaidd (arbeded y nef y nodj SanFian- 
cisco ! Etto ceir dynion yn y cyfundeb yma — y oyfundeb ty- 
buteiniol ac ysbytti dretliiadol a chynnaliol— a wnant, gyda’r 
agwedd mwyaf Ui- wridiawg a gwyneb-bresaidd,siarad mor rliag- 
nthiol am gael llygriad trwy wrth-darawiad ag Utah ! Nis 
gallwu braidd reoli ein digter a’n casineb pan y darlienwn eu 
hiaiih. rliagrithiol, gan y gwyddom fod pob anadliad a gymmer- 
ant yn cael ei dynu mewn awyrgylch sydd yn dew gan y 
ífieidd-dra gwrthnysicaf. 

Ewch atti, foneddigion, a symudwch y drychau a’r swniadau 
calon-glafycliol a gyfarfyddant lygaid ac a gyfarchant glust y 
dyeithr- ddyn ar bob llaw pan yr a trwy eich ffyrdd cyhoeddus 
— Ilwyr ddinystriwch y ffauau putteiniol a’r ysgolion drygol ag 
ydynt yn anfoesu eich ieuenctyd, ac yn hyflorddi eicli plant 
mewn ymarferiadan o’r fath iwyaf anfoesol, a drygau o’r rhyw 
mwyaf llygredigol — attaliweh ffyniant pellach y clefyd hwnw, 
rhinwedd yr hwn 9ydd yn sicr yn ymlusgo i mewn i wythienau, 
yn ymdaenu trwy gyfansoddiad, yn halogi gwaed, a dinystrio 
eyfansoddiadau eich pobl ; ac yna, wedi y gwneloeh hyn ol), 
"i fyddwch ond braidd wedi dechreu dysgu y wers o ddiweir- 
deh ag y ‘mae Utah yn ei dysgu i cliwi ac i’r holl fyd. Hyd 
°ui ddygir y canlyniadau hyn oddíamgylch, cynghorem ciiwi, 


110 


tJDGÒRÌS SEiüÜf. ' 


foneddigion, i gjfyngu eich sylw a’r yÊarferiad o’ch galtu ' 
oedd at y petliau a berthynant yn fwy neiliduol i ehwi, a gadaet 
i ütah ddisgw'yl at ei materion ei hunan, i reoli pa rhai y mae 
hi erioed wedi bod yn hollol fèdrus. Gan nad pa fa faint y 
gwawdir y meddylrith, gwir er hyny ydy w, mai yn lle bod 
ystaen ncu w r arth dirfawr yn cael ei dymi ar gymmeriad y 
genedl trwy dderbyniad Utah i’r Undeb, gw r ir anrhydeddir y 
cydlyniad gan yr ymgymdeithasiad. Mor belled ag y perthyna 
heddweh, raoesoldeb, rhinwedd, diwydrwydd, treín dda, a 
gocheüad rhag drwg a throsedd o bob math, y mae Utah yn 
ddiddadl ac yn nnwrthwynebol yn rhagorach na’i chwiorydd ; 
ac y mae yn weithred fawr o ymddarostyngiad ar ei rhan hii 
ganiatau i fod 'yn gymdeithasol a’r fath dalaeth ag yw Cali- 
ffornia yn brofìfesol. Dim ond ei chariad dros y Ffuriiad (ton- 
stitution), dros barhad y Werin-lywodraeth lion, a thros 
rhyddid a gafwyd trwy waed a dyoddefiadau y tadauchwyl- 
droadawi, a i themtiai i’r fath weithred. Mae Utah yn sicr 
mai, oddieitlir yr edifarha y genedl hon, ac y gesyd ymaith y 
ffìeidd-dra a’r drygioni sydd mor aml yn ei chanol, i lawr mae 
yn rhaid iddi fyned. Pe ei derbynid hi i’r Undeb, dichon y 
edaenid y surdoes o rhinwedd a gwirionedd a gedẃ’id yn ei 
chanol, trwy yr oll o’r genedl, a bod yn foddion i’w hachub 
rha S y dinystr hongianol; eithr os yn analluog i achuby genctil, 
geill o Ieiaf gadw y ffurf o lywodraetb, flfurfiad, rhyddid, a 
breintiau a drosglwyddwyd i waered gan dadau eingwlad. 
Mac hyn yn ddigon o ddarbwylliad, ac o wobr rhag-ddisgwyliot 
i ? w hachosi i ofyn am ddé’rbyinad i mewn. 


FY MREUDDWYD. 
(Parhad o Rhif 5.) 


Gwelais gywrain adeiladaeth— 

Tŷ Sanct Israel, meddaf, yw ; 
Ynddo drachtiais o’r ffynonell 
Fyw;ol, sanctaidd, bur fy Nuw. 
Gwelaîs yno un adnabum, 

’Hedeg wnaeth pob meddwl trist, 
Canys dysgodd i mi lawer 
0 ddirgelion teyrnas Crist. 


rjÜGORN SEION. 


1 


Wele rlian o'r breuddwyd gefais, 

Er llesbad, mewn pryd, gan Dduw, 

Gwir a ehywir yw’r dystiolaetb, 
le, gwir digymmysg yw. 

Arglwydd, agor ddorau’r nefoedd, 

Gwna fi’n wrolar fy nhaith; 

Ysbryd Iesu losgoynwyf, 

Er fy nghoethu gyda’i waith. 

Gwna fy nghalon yn eisteddle , 

I dy sanctaidd Ysbryd Glâu ; 

Gwna fy Ilais fel dyfroedd lawe.r, . 

A’m golygon fel fflam dân, 

Fel y byddwyf yn dysgleirio, 

Yn dy Eglwys is y Nen ; 

Wele, ydwyf i’th wasanaeth, 

Yn ddiderfyn mwy. Amen. 

DAVID JOHN, Fflint, 

Diweddar o Goleg Hwlft’crdd’.. 


YMADAWIAD Y SAINT I SEION. 


Llwyddiant i chwl, O frodyr calon ìon, 

Ac i r chwiorydd hoff — Formoniaid clyd, 

Pan fyddoch ary daitb bellenig hon, 

Sy n arwain draw lua phell orllewin byd. 

R ych nawr ar adael gwlad y Cymry mwyn,. 
A gwiad eich tadau a'r cyfeiUion mad ; 

Lle treuliech eich mabandod yn ddigwyn, 
Heb feddwl am fwynhau hyfrydach wiad. 

A gadael ydych wlad pleserau gynt, 

Gan daflu’r meddwl dros y cefnfor llaith. 

Ac aramrantiad hed ar hyfryd hynt, 

Gan ddisgyn ar nastadedd pen y daith. 

Yr Ior a’ch cadwo megis yn ei law, 

I ra ar aflonydd gribau'r tonau càn — 

Tra dros eangder y gwastadedd draw, 
y D nghynteddau y mynyddoedd bàn.. 


, ÜDGORN SEION. 



Yna'r ymegyr mewn hyfrydol wedd, 

Y dolydd gwyrddion yn olygfa hardd; 

A throstyut yn auadlu y bydd hedd, — 

A gwaredigaeth yn ei«h gwyneb cbwardd. 

Merthyr. ANEURIN L. JONES. 


AMRYWIAETHAU, &c. 


Ar tudalen 7-1 o’r gyfrol hon, yn lle Richard Williaips, 
( darlìener Rice Williams. 

Dímunem gael gwybod pa ddosbarthwr a all ein diwaliua'r 
rhifynau canlynol o gyfrol IX o’r “ Udgorn ” : — 3 o’r 7fed 
i'hifÿn, 53 o’r 8fed, 36 o’r 9íed, 2 o’r 24ain, a 2 o’r 25. Carem 
eu cael cyn gyntedag y byddo yn alluadwy, 

Tauadìü aii Lyìraü.— 0 Mawrth 6fed hyd y 26401,- 
. Charles Harman, £\ ; A. L. Jones, £3 ; James Philjiips, í3. 

Serchoc. — Dywedodd boneddiges, wrth ysgrifenu at eigwr 
yr hwn oedd yn Califfornia, ei bod hi yn gwybod nad ydoedd 
absennoldeb yn marweiddio cariad, oherwydd pa hiraf y byddai 
yn aros oddicartref, mw r yaf i gyd y carai ef. 

Gwyliwn ddau elyn yn neillduol gyda’r gofal mwyaf— y 
... ä el y>' sydd yn sefyil tu allan, a’r bradwr a egyr y podt 
tu fewn. 


CYNNWYSI AD. 




07 

Lhthyr o'r Talaetliau .. 


)U2 



103 



104 



1U.Î 



107 

Barddoniaeth — Fy MreHddwyd — Ymadawiad y Saint i Seiou].. 

110 


ABERTAWY: 

ARGUAEFWYD A CHYHOEDDWYD GAN DANIEI- DANIEI/S. 



UDGORN SEION, 


If BO 

#rrm y> átamt. 


Rhif. &] EBRILL 11, 1857. [Cm X. 


DRYCH, 

Yn yr hwn i sylln ar ein hunain, er gweled a ydym yn y fíÿdd. 

(O’r Mormon) 

Golygydd y “ Mormon,” 

Hynaws Syr, — Yr ydwyf yn cael yn fy nheithiau ar hyd yr 
Unol Dalaethau, lawer a broffesant fod yn frodyr, neu ael- 
odau o Eglwys y Saint. 

Yn mhlith y rhai hyn , mae rhai a ymddangosant i mi eu bod 
yn twyllo eu hunain, ac yn meddwl eu bod yn y ffydd pan 
nad ydynt. . 

Os holwn ddyn pa un a ydyw yn y ffydd, efe a ddy wed, O 
ydwyf, yr ydwyf yn gadarn yn y ffydd o “Formoniaeth; ” ni 
allaf gyda chysondeb fod yn ddim arall. Gallaf weled mor 
eglur a’r haul canol-dydd, fod yr athrawiaeth yn ysgrythyrol, 
ac fod cyfundrefnau ein hoes yn anghysson a hwy eu hnnain, 
aca’rBeibl. Yn awr y dyn hwn, a ystyria ei hun yn gadara 
fe »y jn y ffydd, ac a moddion ganddo, ni chyfyd fys yn yr 
achos a broffesa gredu. Neu os gwna, bydd mewn modd cyn- 
n »> ac yn o anaml — fe’i gwneir yn rwgnachol— ac ar lawer o 
achlysuron oherwydd i rhy w un ei ddirgymhell, neu ei ddar- 
b*ylIo i’r mesur. Ni wna unpeth yn foddlawn neu ewyllysgar, 
orldìeiMir, feallai, y llettygarwch arferol o lettya a phorthu yr 
Henuriaid ar ambell dro. 

< 


Pris, líc. 


114 


OTGORN SEIOîr. 


Pan y delo at ddilladu Henuriad, neu ddwyn ei gosti deithio,' 
neu gynnorthwyo i gynnal ei deulu, y mae allan or cwestiwn' 
ni freuddwydia y dyn am y fath beth. 

Pany gelwir am ddegwm neu gyfraniadau, neu pan ei 
ofynir i werthu a fedda, ac ymgasglu gyda y Saint, ni syfi. 
Mewn gair ni feddylia byth am gydweithredu a’r Offeiriadaeth 
a T.ieyrnas Dduw. 

Os holir ef yn fanwl, ceir nad yw yn credu yn drwyadlyn 
yr ymgasgliad, neu mewn degwm, ncu mewn rhyw hynodion 
eraill o’r ffydd. 

Wel, frawd, pa beth y w y gufundrefn hynod ag yr ydwyt ti 
yn . ei . chredu? Neu • pa beth y w Mormoniaeth fel ei gredir 
genyt ti? 

Credwyí. syr, yn yr egwyddorion cyntaf, — y beibl-athraw- 
iaethau o ffydd, edifeirwch, bedydd er maddeuant pechodau, 
a gosodiad dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glân, &c. 
Oredwyf , hefyd mev/n gweddio, myned i’r eyfarfodydd, canuj 
pregethu, &c., a by w by wyd moesol. Ond nid oes nemawr a 
fyn hyn holl ag arian, neu ag ymgasglu i ryw fan neillduol, 
neu gydweithredu a cborff y Saint mewn pcthau tymmoro). 
Os y canaf ac y gweddiaf o hyd, etifeddaf deyrnas Dduw yn y 
Jiwedd. . . 

\n awr ymddengys i mi fod y fath un yn twyllo ei hun, ac 
nad yw. mewn gwirionedd, yn y ffydd. 

Syllwn ar y math hyn o ffydd mewn oes arali, 
er gweled i ba beth y cyrhaedda Noah, er engh- 
raifft, ydoedd brophwyd — pregethwr cyflawnder. Dysgodd ef, 
wrth gwrs, egwyddorion cyntaf, fel y gwna holl genadon Duw- 
Gofynodd ef edifeirwch, a ffrwythau cyfiawnder. Efe, yn 
ddiau, a ofynodd i’r argyhoeddedrgion ufyddhau i ordinhadaií 
Duw— i fyw yn foesol, rnyned i’r mvrdd, canu, gweddio, 
pregethu, &c. Ond rhagfynegodd hcfyd ddinystr y drygionus, 
a r n.odd i ddianc, neu y modd ò iachawdwriaeth dvmmorol i’r 
eyflawn. 

lîhaid oedd i’w ganlynwyr, gan hyny, nid yn unig credu ac 
edifarhau, ac ufyddhau i’r ordinhadau moesol, a myned ir 
eglwys, a gweddio, ond eau eu busnes, casglu i fyny.eu modd- 
ron, ymddidoli rhag Cymdeithas y byd, a darfod a phriodi a 
îiwynt, os aehubent eu plant. 


ÜWHJRW SEIO». 


7*5 ' 


Rhâìd iddynt symrnud yn weithredol i gymmydogaeth yr 
AtoIi gyda eu holl foddion, ac yno gael eu cyfarwyddo gan 
awdurdod Noah, ei oruchwyhvyr, a’i gynnorthwywyr, fel ag i 
gydweithredu ag eraill yn yr un anturiaethau, a’u holl foddion 
a’u lìatur. Felly y darparid arch, gyda ei holl ddwfr, iluniaeth, 
&c., i ddyn ac anifail, ehediad ac ymlusgiad beth. Ehaid oedd 
iddynt, fealiai, roddi ymborth i gynnal y dwylaw tra y llafur- 
iasant ar yr arch’, neu rhaid oedd iddynt losgi glô, neu weithio 
yn efail y gof, i wneuthur a gwella yr offerynau, neu i wueu- 
tlmr hoelion, pinau, ac yspigau ; neu rhaid oedd iddynt 
wneuthur heol i’r goedwig, neu gynnorthwyo i dorri prenau, 
a naddu a chludo coed, neu lifio planciau ; neu feallai y 
syrthiai i’w rhan i weithio ar gorff yr arch. tufewn neu tuallan; 
ncu mewh llyfni a cliyssylltu lioriaetb, bwrddiaeth, neu rhan- 
iadau neu adranau i’r anifeiliaid, neu ystôr-ystafelloedd. Neu 
feallai y gallent weithio yn siop y cwper, i ddarparu casgenau 
dwfr, neu yn y maesydd yn terri gwair i’r anifeiliaid, neu yn 
ei gasglu a’i ystorio yn yr arch ; neu mewn sychu cigoedd a 
firwytliau, a chasglu ŷdoedd a Huniaethau ereiU. Neu o bosibl 
y pennodid hwynt i deithio a phregethu, a rhybuddio y byd ; 
neu i ethol a phrynu catel nçu geffylau, defaid neu foch, yn 
wrryw a benyw, er y cadwraeth o’r brydoedd goreu o anifeil- 
iaid. Ac yn olaf rliaid oedd iddynt í osod eu hunain a’u teulu- 
oadd ar fwrdd yr arch, gyda holl angenrheidiau bywyd. Ac os 
byddai ganddynt aur neu arian néu jewels gwerthfawr yn 
ngweddill ar ol yr holl" dreuliadau, rhaid oedd iddynt, os 
cadwent hwynt. eu dwyn ar y bwrdd, a’u trvsori i fyny yn yr 
arch. Felly mae yn eglur fod ganddynt i gaei eu cyfarwyddo 
yn liollol gan yr arweinyddion neu y prophwydi yn eu llafur- 
waith, ac yn eu holl bethau tyramorol. 

Yn awrtybiwn fod yn nyddiauNoahrhyw argyhoéddedigion 
a dderbyniasant egwyddorien cyntaf pregethiad Noah, a gred- 
asant ac a edifarhasant ac a fuont byw bywydau moesol, ac a 
ufuddhasant i’r ordinhadau ; y rliai a gyrohasant i’r cwrdd, a 
chanu, gweddio, pregethu, a gwneuthur sylwadau ar hen 
brophwyfloliaethau Enoch, Seth, &c. 

Yn mhen cyfnod o amser Noah, gan fod yn rhy brysur 
gyda’r arch i fyned ei • hun, anfonai allan genhadon at y 
cangenáu crefyddol hyn o’r eglwys, neu y Noahiaid- proffesedig, ’ 


ODGORN SEJON. 


116 

jV haddysgu yn eu dyledswydd, ac i ymholi os oeddyoi yn 
gadarn yn y ffydd Noahaidd. O ydym, ddywed pob un ç 
honynt, yr ydym yn Noahiaid cedyrn. Wel, ynte, meddai y 
cenadydd, gofyna Duw i chwi werthu eich meddiannau, a 
chasglu i fyny eich moddion, ac ymfudo i gymmydogaeth yr 
arch, a chymmwyswch eich harian, eich nwyddau, eich hamser, 
a’ch lioll elw i lwyddo Achos yr Arch, &c. Ond gan y cym- 
mer hyn ychydig amser, gwahoddir chwi yn y cyfamser i 
ddiwallu yr hyn foddion parod a allwch hebgor yn resymol, er 
gwthio yn mlaen y gwaith mawr o iachawdwriaeth dymmorol, 
íel y byddom ni, trwy ffyddlondeb, yn etifeddion o’r ddaear, 
pan ei glanheir oddiwrth y drygionus trwy ddwfr. 

O, meddai y Noahiaid proffesedig, ein harian a’n nwyddau 
a’n llafurwaith ynte yr ydych chwi ar eu hoi aie ? Dymua- 
weh reoli ein helw tymmorol ! Wel, syr, gellwch fyned adref 
etto ac hysbysu Mr. Noah, mai mewn dim ond pethau ysbryd- 
ol, neu faterion crefyddol y boddlonwn gael ein cyfarwyddo. 
Proffeswn fod yn abl i reoli ein gorchwylion ein hunain, ac ni 
chaiff un dyn ein gorchymyn ar faterion elwol na’n dysgu pale 
i ymfudo, neu pa bryd neu pa le i fyned neu ddyfod. “ Penad- 
uriaid personoí ydym ni,” ac ni chaiff un dyn ein rheoli. Nid 
am nad ydym yn gredinwyr cadarn mewn Noaliyddiaeth. 
Hyny y w, credwn yn yr egwyddorion cyntaf fel y gosododd 
hwynt i lawr ; eredwn mewn ffydd, edifeirwch, ac ufydd-dodi’r 
ordinhadau. Credwn hefyd mewn bywyd moesol, ac mewn 
myned i’r Eglwys, canu, gweddio, pregethu, &c, ond dim yn 
yehwaneg. 

Ond, er hyny, rhag i chwi ein ystyried yn ddifater neu 
annghyfeillgar, ymddygwn yn lletygar attoch. Ond amddiilad, 
costau teitliiol, a chynnorthwy i’ch teuluoedd tra yr ydych 
chwi oddiamgylch yn rhybyddio y byd, neu yn ein dysgu ni, 
rhaid i chwi redeg mewn dyled am danynt neu wneuthur heb- 
ddynt, neu eu cael lle y gallwch, nid oes a fy nom ni a’r mater. 
Ond arosweh ennyií, gadewch i mi weled, dyma ddolar i chwi; 
owyllysiwn fod yn haelionus — ae o’r diwedd. pan aílfeddyli wn - 
eyfranwn ychydig ddimeuau at adeiladu yr arch ; ond rhaidi 
•hwiei ystyried yn ddim ond cariad ar ein rhan ni, a diolchi, 
a’n bendithio ni am hyny. Nid oes genym, wrth gwrs, un elw 
uersonol yn y mater, ond ewyllysiwn fbd yn gariadusin 


EDOOEN SEION. 


117 

'örodyr. O ! — gyda llaw, dymunwn i chwi aros hyd y fori, 
mae priodas i fod. Bwriada ein mherch briodu a boneddwr 
cyfoethog ; nid y w yn hollol yn Noahiad, ond y mae yn ddyn 
fine iawrt, yn wir foneddwr ; meddylia bob peth am ein mherch, 
ac fe wna ẃr rhagorol. Heblaw hyny, dyma y ferch weddw 
ddiweddaf a feddwn. Mae y lleili i gyd wedi priodi yn dda- 
deuant i’r cyfarfodydd ar droion yn unig er mwyn ein boddio 
ac maent raewn amgylchiadau da mewn by wyd, er nad oee yr 
ua ohonynt yn credu yn drwyádl mewn Noahyddiaeth, ond 
— mewn gair, y maent yn gyfeillgar iawn. 

Gwel y cenadydd pa fodd y mae; erys i’r briodas, teimia 
resyn dros bob plaid, eithr nis gall eu goleuo. Tn olaf, ben- 
dithia hwynt am eu llettygarwch a’u haelioni, a dychwel at 
Noah i hysbysu yr helynt. 

Yn awr gotyner: Pa beth a ddy wedai Noah am y Noahiaid 
hyn? 

Diau y dywed: Yr eneidiau truenus a dail, y maeoti'w 
gresynu ! Meddyliant eu bod yn Noahiaid, ond O, twyllo eu 
hunain y maentl Diolchwn iddynt, a bendithiwn hwynt am 
eu haelioni a’u cariad bychan, ac ymegniwn yn mlaen orèu a 
allwn yn ein dyledswyddau o adeiladu yr arch, a rhybuddio y 
byd. 

Nid oes gan y Noahiaid proflfesedig hyn wir flíydd; nid ydynt, 
mewn flfaith, yn Noahiaid. Nid ydynt yn addas i deyrnas 
Dduw, ac i fod yn gyd-etifeddion a ni o’r byd newydd ar ol y 
diluw. Rhaid iddynt gan hyny, er eu holl weddiau, eu crefydd, 
èu moesoldeb, a’u cariad, drengu gyda’r anafydd, a methu am 
iachawdwriaeth yn niieyrnas Dduw. 

O’r diwedd yr arch a orphenir, a ddodrefnir, ac a boblogir. 
îft ufuddion a hwyliant ymaith yn faddygoliaethus dros 
ddarnau y byd distry wiedig, ac yn olaf deuant yn etifeddion 
daear gyfan, panei gianheir gan ddwfr. 

Y Noahiaid proffesedig sydd- yn colli eu bywydau, a’u holl 
feddiant. Eu meibion a’u merehed wedi ymgymmysgu a’r 
hyd, er iddynt briodi yti dda, a gyfodasant blant, ac a bentyr- 
asant gyfoeth i ymddistrywio gyda hwynt yn y llif. 

“ Ac felly,” dy wed yr Iesu, “ y bydd yn nyddiau dyfodiad 
îfab y Dyn.’’ 

“ Mormoniaeth ” a ddaeth i’r maes, níd yn unig i alw pobl i 


VD GOKN SEiOM. 


rrs- 


g.redu yn lesu Grist, edifarhau, byw by wyd moesol, afydiihätt 
i ordinhadau Duw, myned i'r eglwys, canu, gweddio, a phre- 
gethu i ond daeth allan i ddarparu y ffordd i ddy'fodiad Mafc 
y üyr,. Daetli i gasglu y Saint ac adailadu teyrnas Dduw i 
fod yu gadarn le, neu nawddle, yn y dydd pan ddadymchwelir 
y drygionus. Os oes gan ddyn elw yn y byd ya 
nheyrnas Dduw, y mae ei ho!l elw ynddi. Ni eill gyda 
chyssondeb fod ag-un elw tu allan iddi. 

Mewn gair, oa cred ddyn “Formoniaeíh” rhyw fodd, rhaid iddo 
gredu. nid yn unig mewn ffydd, edifeirwcb, a bedydd, a gosodiad 
dwylaw er derbyn dawn yr Ysbryd Glân, moesoloeb, gweddio, 
a chanu ; ond yn hollol ddadymchweliad y sefydliadau politic- 
aidd, crefyddol, moesol, a chyfeillachoi, ac adeiiadiad teyrnss 
D Juw, a i chyfiawnder yn eu lle, i sefyll dros fyth. Ara hytiy 
ni eill gael elwau, dybenion, neu fryd o’r neilldu i’r un- 
rhyw. 

Y fath ddyn, eyn gynted ag y cenfydd oleuni y deyrnas a 
ddechreua, a’i hollnerth, rneddwl, a grym i lunio ei drafod- 
iaethau, ac i osod ei bun, «i deulu, ei feddiant, ei lafurweithiau, 
a i hoìl elwau, mewn cyflwr i gael eu rheoli, a’u hiawn gyfeirio 
gan yr Arglwydd a’i weision, mewn modd 1 gydweithredu ag 
eraill fyddont a rhan yn yr un cyd elwau. 

Gwna, yn y cyfaruser, os bydd feddianydd arfbddion, mewa 
pob doethineb a gweddeidd-dra. gynnorthwyo yr Henuriaid yn 
eu teithiau a’u cenadiaetliau, a chymmeryd rhan o’u costiau a'u 
beichiau. Efe a ymddegyma, ac a gyfrana yn, hael o brydi 
bryd, tra yn ymddarparu i gydymgasglu a’r Saint. Dywed 
wrth ei fab neu ei ferch, na phriodwch allan o’r Eglwys, « 
ehylodi piant i drengugyda Babilon Fawr, . canys y mae.pçh 
sefydliadau llygredig ar gael eu dymchwelyd. 

Mewu gair, a defnyddio ffigwr, treulia ei drysorau a’i lafuriau 
>n burol i adeiladu a Huniaethu yr Arch, a rhybyddio y byá ; 
ac yna a iddi ei hun gyda eí deulu, a’i holl dry3orau gwedd- 
iüiol. A felly efe a esyd sylfaen cyfoeth parhaol, a dyfod ya 
gyd ettifedd a’r Saintyn yr ettifeddraeth ofyd adferedig, pany 
by dd y drygionus wedi.eu cliro allano hönogau farnedigaethau 
yr HoJlalluog. 


l’lnlaûelpUia, louawr 19, 1957 


J'r eiddoch, &c., 

f. P. PRATT- 


•.tJDGOUN SIÍlÇN. (11$ 

CREDOLRWYDD LI.YFR MORMON, 

'YN GYDMAHEDIG AG EIDDO Y BIBL. 

G- A N C. W. W A N U E L L . 

(G’r Western Standard.) 

Oddiar oes gwyrthiaa. ac ysbrydoliaeth, mae y byd erefyddol, 
er ei amrywiol ymraniadau a gwahanolrwydd athrawiaethau, 
wedi dal, mewn un ystyr o leiaf, undeb tfydd, sef “fod y 
gyfrol o air Duw fel ei chynnwysir yn y Beibl, yn llawn, ya 
drwyadl, a pherffaith ; ” -ae, wrth y canlyniad, honiadau Llyír 
Mormon i ddwyfol awdwriaeth a rhaid fod heb sylfaen mewn 
■gwirionedd. 

Os yw y Beibl yn wir yn cynnwys yr oll o air Duw, yna 
rhaid i ni addef nas gall Llyfr Mormon, fel yr ymhona fod yn 
rhan o’i air Ef, fod yn wir. Am hyny, ein ymholiad cyntaf o 
aughenrhaid sydd yn perthyn i’r llyfr bìaenaf ; yn yr hwu y 
cynnygiwn, Os cynnwysa y Beibl yr oll o air Duw, cynnwysa, 
yn gyntaf, yr oil a ddadguddiodd Duw erioed. Yn aii,yr olla 
ddadguddia Efe byth. Yn drydydd, rhaid fod yr hyn a ddad- 
guddiwyd wedi aros yn bur. a chael ei drosglwyddo i waered i 
ni fel y roddodd Duw ef i ddyn. 

I. Nidyw.y Bedhl yn cynnwys yr oll a ddadyuddiodd Duw i 
ddyn. 

Wrth gyfeirio at y Beibl, eawn son ynddo am y llyfrau can- 
lynol fel yn bodoli unwaith, ac yn eael eu parchu msr fawr.gan 
bobl Duw a’r rbai a gyrhaeddasaut ein hamseroedd ni. 

Tair.mil Diarhebion .Solomon, (o ba rhai ni teddwnond 
rhan) ac un fil a phump o Ganíadau, (o ba rhai nid oes genym 
end un) 1 Brenhinoedd iv, 32. 

Llyfrau Gweithredoedd Solomon ; 1 Bren., xi, .41. Llyfr 
Nathan y prophwyd, a Llyfr .Gad y gweledydd ; 1 Cron., xxix» 
29. Prophwydoliaeth . Ahijah y Shiloniad, a gweledigaethau 
Ido y gweledydd, 2 Cron.. ix, 2-9. Llyfr Jehu; 2 Cron. 
sx, 34. Prophwydoliaeth Urijah ; Jer. xxyì. 20— 23* Elyfr 
Ehyfeloedd yr Arglwydd ; Nutn. xxi, 14. Llyfr Jasher; Josh. 

13. Cyhoeddiadau Apostolaidd ; Aetau xvi, 4, 5. Epistol 
eyntaí Paul at y Corinthiaid ; 1 Cor, v, 9. Epistol Paul at y 
Laodiceaid ; Col. iv, 16. 

..Mewa ychwanegiad at y rhai hyn, cawn yn y L4eg a r 15fed 


120 


tTDGOEN SEION. 


adnodau o Jude, ddifyniad aUan o Brophwydoliaeth Enocb,?n 
eglur gyfeirio at ail ddyfodiad yr Iachawdwr. Ac 

Y mae yn eglur, os gallasai Enoch gydallygadprophwydol- 
iaeth drywanu y miloedd mynedol o flynyddau, a rhagfynegu 
dyfodiad Mab Duw gyda gallu, ni allai mewn un modd fod yn 
amgen nag iddo hefyd rhagfynegu llawer, os nad yr oll o’r 
dygwyddiadau hynod a sonir am danynt mewn hanesyddiaeth 
Eeiblaidd. Ac 

Y mae yn eglur oddiwrth y cyfeiriad, fod Prophwydoliaeth 
Enoch wedi cael ei chyflwyno i ysgrifen. Ac 

Ni ddyry gofnodau hynafol un reswm i ni ammeu fod y 
gelfyddyd o ysgrifenu yn wybodus i’r cynddiluwiaid. Ae 

Y mae yn eglur, fod y cofnod hwn neu rhyw ran o honot 
mewn bodoliaeth yn nyddiau yr Apostolion. Ac 

Y mae yn eglur, mai heb i’r llyfr cyssegredig hwn, ar holl ys- 
grifeniadau ysbrydoledig sydd ar goll, gan bwy bynnag eu 
hysgrifenwyd gael eu hadferyd etto, a’u cyssylltu a’r Beibl pre* 
sennol, ni all canon yrYsgrythyr fod yn llawn. 

Anfuddiol yw amrysoni fod y cyssegr lyírau colledig hebfod 

0 nemawr bwys; ac yn wir cyhuddo Duw yn ofer yw dweyd, 
iddo ef wneuthur dadguddiadau o hono ei hun i ddynolryw nad 
oeddynt werth y cadw. Rhaid i ni addef, y buasai llyfr yn 
cynwys hanes llawn a manwl o gyntaf oruchwyliaeth trugarcdd 
Duw i ddyn, yn mha un y cawn sefydliad o’i glodforiad aì 
addoliad yn aberthau meibion Adda, ac a rhaid fod wedi cael 
eucofnodi yu Llyfr Enoch; nid yn unig yn ddyddorol tuhwnt 

1 r hyn y geill unrhyw ysgrifen diweddarach fod, ond hefydyn 
bwysig mewn eglur ddesgrifio materion pwysig, y rhai a adawa 
mawr fyrdra yr hanes Mosenaidd yn ansicr. 

Gyda golwg ar y Cyhoeddiadau Apostolaidd a rhagnodwyd, 
gwyddom fod y fiurfiad o gymdeithas newydd o anghenrhaid yn 
gydlynol ag ysgrifau pwysig, mewn trefn i reoli ei dysgyblaeth, 

1 osod allan ei hegwyddorion, ac i roddi iddi y cyfryw gysson- 
eb y sicrha ei sefydliad pennodol a’i llwyddiant parhaol. Ac 
Os gallwn farnu am bwysigrwydd y Cyhoeddiadau hyn wẃ 
yr un ynghylch enwaediad. rhaid i ni ganiatau eu bod o’r 
pwys mwyaf, Ac 

Ymddengys yn amlycach pan ystyriom y ffaith nad oedd, ar 


ÜDGOBN SEION. iW 

ýr amser hwnw, uhrhyw ysgrifeniadau Cristionogaidd erail! 
mewn bodolaeth, mor bell ag y gwyddom ni. A 

Pan yr ymddangosodd yr Epistolau a’r llýfrau Efengylaidd, 
eu cyfeiriadau anaml at ddysgyblaeth eglwysig, a awgrymanf 
yn ymddangosiadol, íod y Cyhoeddiadau mor agos ag oedd yn 
bosibl yn holl ddigonol yn hyny. Oddiwrth yr ystyriaethau 
hyny, honwn i’r Cyhoeddiadau fod yn air Duw i’w Eglwys; ac 
oddieithr eu dadguddir, ni eill y cyssegr ganon fod yn llawn. 

(7’w barhau ar ddiwedd yr Olygyddìaeth.) 


UDGrOBN SEION, 

Seren p ^atnt. 


DYDD SADWIÎN, EBRILL 11, 1857. 

CîTARWTDDIADAD CtTFREDINOL I FdGEILIAID, LLYWyDD-' 
ion, ac Henüriaid. — (O’r; Star'). — Yn gydunol a’r cyfarwydd- 
iadau a dderbyniasom oddiwrth y brif Lywyddiaeth, dy wedwn 
wrth Fugeiliaid a Liywyddion y Cynnadleddau trwy y genad- 
iaeth Ewropaidd — anfonwch yr henuriaid allan i blith y 
cenedloedd, i’r dinasoedd a’r pentrefi trwy y tir, a’u rhybuddio 
i edifarhau am eu pechodau. Dangoswch iddynt yr angen- 
rheidrwydd o fyned i gyfammod a Duw, ac o gael eu casglu’ 
allan o Babilon cyn yr ysguba farnedigaethau yr Hollalluog 
hwynt o’r ddaear. Aed yr Henuriaid allan heb bwrs nac 
ysgrepan, fel yr aethant yn nyddiau yr Iesu, ac fel y maent 
wedi gwneuthur oddiar cyfodiad cynnar yr Eglwys. Ewcli 
afian, frodyr yr offeiriadaeth, a ffydd yn addewidion Iesu 
Grist, a chwi a lwyddwch— eich ffordd a agorir, ni cha neb 
drengu o eisiau bwyd, neu fyned yn noeth o ddiffyg dillad, a 
chwi a gewcb ddwyn llawer o eneidiau i wybodaeth o’r gwir- 
ionedd. Ymprydiwch a gweddiwch hyd oni orphwyso yr 
Ysbryd Glân arnoch. Yna pregethwch i’r bobl fel eieh har- 
weinir, a’ch geiriau a fyddant a bywyd a nerth ynddynt— eich>' 


tJDGORN SEIOSÎ. 


. 122 

.geiriau a fyddant Efengyl — yn allu Duw er iachawdwriaeili i 
bawb a gredant. Pan eich gwrthodir ac eich herlidir 
mewn un Ue, ewch oddiyno tua ryw le arall, gan adael 
eich tystioiaeth i’w herbyn, yn ol gair Duw. Bydd yn well 
i Sodom a Gomorah yn nydd y farn nag i’r rhai awrthodant 
eich geiriau chwi. Pan eich troir ymaith, ac na phorthir chwi 
am ddiwrnod neu ddau, na wan-obeithiwch, fe ddarparayr 
Arglwydd drosoch mewn amser gweddus, os na fethaeich 
ffydd; Gelwir arnoch i wneuthur mawr waith ; 'mawr fydd 
eichgwobr. os gwnewch eich dylgdswydd ; a gogoneddus fydd 
canlyniad yr ymdrechiadau y geìwir arnoch yn awr i’w gwneu- 
thir. ífi ddeil Duw unrhyw fendith yn ol rhag y rhai a fydd- 
ant gadarn yn eu penderfyuiad i gario allan y cyughor hwn. 

Ymprydieda gweddied g.wragedd a phlant dros eu tadau a’u 
gwŷr sydd yn myned allan i winlian yr Arglwydd, a pheidiu 
a u dal yn ol drwy ofn anghen ; a hwy a fendithir yn ysbrydol 
a thymmorol, eu bywydau a gedwir, a’u hunain a gesglir i 
aeion, yn ganlyniadol i lafuriau gweinidogaethol yr Henuriaid. 

Y mae yn awr amry w henuriaid yn sefydledig yn y 
gwahanol gangenau trwy 'Genadiaeth Ewropaidd, talentau y 
rhai sydd yn nghudd : gorweddant yn farv?aidd. Dymunwn i 
bawb o r cyfryw edifarhau, a chyfodi o’r sefyllfa o gysgadrwydd 
ac ew ch i blith y cenedloedd, gan bregethu iddyjat Efengyl y 
Deyrnas. Gwneled yr Henuriaid rhywboth a’u hawliant i 
adgyfodiad gogoneddus yn nyfodiad Mab y Dyn, yr hyn sydd 
yn agoshau. 

Dylai henuriaid teithiol roddi cyfrif i lywyddion y cynnad- 
au bob pythefnos, neu amlach os gofynir, o’u helynt, eullwydd- 
iant, &c. Gasgled henuriaid llywyddol y., caDgenau, trwy 
gynnorthwy yr athrawon, y degymau, a’r cylraniadau i’r 
Drysorfa Ymfudol Geiniogol, yn wythnospl. ,,A bydded ilyw- 
yddion y eynnadleddau, gymmaint ag sydd yn hosibi, deitbio 
o gangen i gangen, gan gynhyrfu y Saiut i. fyny i ddiwyd- 
rwydd yn y cyflawniad o’u holl ddyledswyddau, a derbyii o 
ddwylaw llywyddiony cangenau.yr arian a fyddont wedi eu 
casglu. 

Na threulier un arian.gan unrhyw lywydd eynnadledd beb 

ganiatad ei fugail, Mae Uywyddion cynnadleddau i roddi 
oyfrif j’w bugeiliaid mor aml agy gofynir. Delir Dugeiüaid 


. ÜDGOEN .8S10K. 


123 

yr. gyfrifol am bob anan a gesglir yn eu gwahanol fugeil- 
iaethau, a gofynir iddynt drwy hyn yma i roddi cyfrif hanner ■■ 
bhjmjddol ìr. swyddfa hon, o’r symiau a dderlynir ac a dreuár, aq i 
ba ddyben. 

Ni ofynwn ychwaneg oddiwrthych/chwi nag a ofynir genym 
ninau. Ddira ond y drygionus. sydd ag aehos i ofni ymchwil. 
iad ,i’w hymddygiad. 

, Ystyriwn yn ddoethineb i ddarfod a chymmanfaoedd chwar- 
terol, ac i gynnal ein cymmanfaoedd yn hauner-blynyddol, ary 
cyfryw amserau ac yn y cyfryw leoedda ofyna amgylciiiadau. 

Pymunwn gael gwared o bob costau a rentydd Cynnadledd- 
dai. a neuaidd. Eentwch ,y c-yfryw neuaidd at.gynnal.eich 
çyfartodydd ag a ofyna amgylchiadau, er mantais y Saint, a’r 
dyeithriaid a gyrchant i’ch cyfarfodydd. Ar achlysuron neill- 
duol, pan y dysgwyliwch gynnulleidfa fawr, Tentwch. neuafld 
am yramsera. fyddo yn.ymdaro i’.w.cynn wys. 

ljymunwn i lywy.ddion cynn.adleddau dreulio gymnaaint o’u 
hamser a ganiatao eu dyledswyddau ereill mewn .pregethu yr 
Et'engyl i’r diargyhoeddedig. Gwae y rhai esmwy th arny nt yn 
Seion. 

Dymupwn i fugeiliaid allywyddion cynnadleddau i geisio 
ysbryd y.brophwydoliaeth, ac fel eu cyfeirir gan yr Ysbryd 
Glân i alw aç anfon Henuriaid ffyddlawn i bregethuyr Iîfengyl 
fel y dangosir yma, hefyd i ordeinio ereill sydd yn deilwng, 
^ u hanfon allan. . Nid oes arnom eisiau gwenyn diog yn y 
ewch. 

. Etholwch gymmaint sydd.yn bosibl y rhai pa feddant deulu- 
oedd; ettoi gyd, caffed y rliai sydd a theuluoedd, os meddant 
fiydd, ac a allant eu gadael mewn cyfiwr i gynnal eu hunain, 
gaeleu galw i’r weinidogaeth hon. 

Wrth derfynu, dy.w edwn wr.th y bugeiliaid, yr ydym yn 
ymrwymo arnoch i weled fod y cyfarwyddiadau a gynwysir yn 
yr epistol hwn yn cael eu cario i effaith trwy y gwahanol 
gynnadleddau yn eich bugeiliaethau. 


(Parhad Credoirwydd Liyfr Mormon.') 

2. Ni chynnwysa y Beibl yr hyn oll ag a addawodd Dç.w 
ẃ ddadguddio. 


m ODGOEK seton. 

Ymddengys mai dyledswyddau cyffredin yr Àpostolion a 
fuont i geryddu y drygionus— i gysuro y cyfiawy, ac i rhag; 
draethu llwyddiant neu adfyd, fel y byddai yr achos ; eithr yr 
ýsbryd prophwydol a gyfeiriwyd yn bennat at oruchwyliaeth 
fawr y dyddiau diweddaf, yn yr lion y mynegir, mai mor fawr 
y bydd dangosiad gallu Duw, fel na fydd i nerthol ryfeddodau 
amseroedd cyD-oesol gael eu coflo yn hwy , neu ddyfod i gof. 

Mai yn y dyddiau hyný y dyweda y cenedloedd, “ Deuwch, 
ac awn i fyny i fynydd yr Arglwydd, i dŷ Duw Jacob, ac Efe 
a ddysg i ni am ei ffyrdd, a nyni a rodiwn yn ei lwybrau Ef ; 
canys o Seion yr â allan y gyfraitb, a gair yr Arglwydd allan 
ó Jerusalem.’’ Ësay ii, 3. Ac 
Mai yn ei ail ddyfodiad, “ Efe a deyrnasa ar Fynydd Seion, 
ac yn Jerusalem, ac o flaen eu hynaflaid yn ogonèddus.” Ësay 
ixiv, 28. Ac 

Fod mynediaid allah y gyfraith hon er llywodraetniad y 
Deyrnas' Fil-flynýddol, a gair yr Arglwydd er addys'g ei bobh 
yn anwahanol gyssylltiedig a’r teyrnàsiad cyfiawn a gogónedd- 
Ú8 yma. Ac 

Y cyfreithiaü a gyflwynir, a’r areithiau a roddiT ypryd 
Hwnw a fyddant bòna fide yn air Duw. Ac 
Fel y cyfryw' a fyddant mor gysscgredig ac ogyfuwch aẃ- 
durdod ag unrhyw ddadgúddiàd a roddwyd o'r blaén. Ac 
A ddeuant ýn rhän hahfodol o gyfrol fawr gair Duw. Ac 
Nid oes unrhyw destun yn yr Ysgrýthyrau sydd mewn un 
modd yn ymfilwrio yn erbyn y caölyDÌad dymunol yma: 
Hyny yẃ, sydd yn selio i fyny enau Duw, ae yn pénu dadgudd- 
iàd ; er fod ésboniadau ac ychwanégiadàu- dýri ytì cael ou 
gwahardd o dan y cospèdigaethau llytìíaf. 

3. Rhaid i’r hyn a ddadguddiwyd fod ẁedi aros ynbur, a 
dhael éi drósglwyddo'i ẁaered rrii fel ei roddwyd gan ! Dduw i 
difýri:' 

o óès, feailái, a ddyry i’r Cristion synwyrol fwy poen nar 
adfeddwl, fod y Testament Newydd ẁedi dyfod i ẁaered i ni 
drwy sryfrwng Ueidiog Eglwys Rhufain. I eglwys lygredig, « 
gwneuthur i’r ysgrifau hyn gyd-daraw yn berffeithiach a’n 
gau gredoau, erchi iddynt gael eu hadolygu a’u gwella ! yr hwn 
eirchiad a roddwyd A. D. 506, gan Anastasius, ac a gariwyo 
aílaa yn Constantinople. Ac i Jerome gwyno yn y dydí 


BDGOBN SEIO». ,125 

cynnar hwnw, “Nad oedd yr an o’r copiau yn gyffelyb i’r 
llall.” Ac 

Mai wedi y gwnaethwyd y cyfryw “ ymiawniad,” i’r 
monachod Catholicaidd, er arddangos eu cywreinrwydd mewn 
drygioni, lygru cymmaint ar y çopi ymiawniadol hwnw, hyd 
nesyroedd, ar amser yr argraffiad Elzivir o’rtestun Groegaidd, 
A.D. 1524, “ tua 130,000 o amrywiol ddarlleniadau.” 

Yn ngwyneb y ffeithiau hyn, pwy a synai y darparai Duw 
floidd i adferyd i ddyn,yn ngoruchwyliaethy dyddiaujdiweddaf 

0 adferiad pob peih, gopi pur o hanesyddiaeth Efengylaidd, naill 
a’i drwy achosi i gopi gael ei gladdu yn y ddaear ; neu drwy ei 
ddadguddio o’r newydd o’r nef ; neu y ddau. 

Mewn trefn i eglur arddangos awdurdodiaeth unrhyw 
ysgrifen ag yr honir ei bod o natur gyssegredig, anghenrhaid 
yw sefydlu y pwyntieu canlynol : sef: Pwy ydoedd yr ysgrif- 
enydd ? Pa beth oeddynt yr amgylchiadau a alwent allan y 
cynnyrchiad ? Gellir galw y rhai hyn yn brawfiadan allanol ; 
y rhaigan eu bod wedi cael eu sefydlu, rhydd ydym i droi at y 
prawfiadau mewnol, a barnu oddiwrth deilyngdod gwerthfawr 
ei bwnc, pa un a all, neu nad all feddu ragoriaeth na fyddo yn 
llai nag eiddo yr ysgrythyrau iiyny a gyfaddefwn iddynt gael 
eu hysgrifenu trwy ysbrydoliaeth ddwyfol. 

Dlyfr Mormon, fel y Beibl, sydd grynhoad o nifer o lyfrau, a 
ysgrifenwyd gan ddynion o wahanol genedloedd, ac ar 
wahanol amserau. Y cyntafyn y drefn o amser ydyw Llyfr 
Ether. yr hwn sydd yn gofnod am blaid, yr hon ar gymmysg- 
edd yr ieithoedd a’r ymwasgariad dilynol, a adawasant wastad- 
edd Shinar ac a adeiladasant longau, yn mha rai eu gyrwyd yn 
groes i’r môr Tawel, a chan dirio yn y lle a elwir yn awr 
Central America, sefydlasant eu hunain yno ac a oeddynt y 
syllaenwyr cyntaf o amherodraeth a gwareidd-dra ar y 
Cyfandir gorllewinol ; daethant yn bobl mawr ; ond gan 
syrthio i fawr ddrygioni yr hyn a fagodd gynnenau a rhyfel- 
oedd cartrefol, dinystriwyd hwynt megis pobl o’r diwedd. 
Hoddodd grynodeb o’u hanes ar lafnau aur ; y rhai gan syrthio 

1 (ldw ylaw Moroni, o genedi arall, efe a’i talfyrodd yn mhellach 
ar lalhau aur, ac a’i crynhodd gyda llyfrau cyssegredig ei bobl 
ei hun. 


326 


TOGORH SEIOK 


IDywed Moroni : “T sawl a ysjrrifenödd- y coMyfr hwn oeiM 
Ether, ac yr oedd yn ddisgynydd o Coriantor ; Coriantor oedd 
fab Moron, a Moron oedd fab Ethem, ac Ethem oedù fab Ahah, 
ae Ahah oedd fab Setli, a Seth oedd fab Shiblon, a Shiblon oedd 
fab Com, a Corb oedd fab Coriantum, a Coriantum oedd fab 
Atnnigaddah, ac Amnigaddah oedd fab Aaro'u, ac Aaron oedd 
ddisgynydd o Heth, mab Hearthom, yr hwn oedd fab Lib, 
a Lib oedd fab Kish, a Kish oedd fab Corum, a Corurn oedd 
fab Lefi, a Lefi oedd fab Kirc, a Kiín oedd fab Moriantoo, a 
Morianton oedd ddisgynydd o Riplakish, a Riplaldsh oedd fab 
Shez, a Shez oedd fab Heth, a Heth oedd fabCom,aCom 
oedd fab Coriantum, a Coriantum oedd fab Emer, ac Eméroedd 
fab Omer, ac Omer oedd fab Slfule, a Shule oedd fab Kib, a Iíib 
oddd fab Orhiah, yr hwn oedd fab Jared, yr hwn Jared a ddaetli 
allan gyda’i frodyr a’u teuluoedd. ynghyd ag ereill a’u téùluoedd 
o’r tŵr mawr, yn yr amser ag y cymmysgodä yr Arglwydd 
iaith y bobl, a tbyngu yn ei lid eu gwasgarid ar hyd hollwyneb 
y ddaear. A brawd J ared oedd ddyn mawr a galluog, ac yn 
ddyn hoffiawn gan yr Arglwydd ; canys Jared ei frawd a 
ddy wedodd wrtho, Galw ar yr Arglwydd, na ddyrýso ni fel na 
ddeallom éin geiriaui Abu i frawd Jared alẁ ar yr Arglwydd, 
a’r Arglwydd a dosturiodd wrtlí Jared ; am 'fiyny, ni eliym- 
mysgodd efe iaith Jared ; ac ni ddyryswyd Jared' a’i frawd. 
Yna Jared a ddywedodd wrth ei frawd, tíalw drachefn ar yr 
Arglwydd, a dichon y tröa ymaiih ei lid óddiwrth'yrhai ag 
ydynt èin cyfeillion, fel na chymmýsgo éu hiaith hẅythau. A 
bu i frawd Jared álw ar yr Arglwydd, a’r Arglwydd a dostnr- 
îodd wrth eu cyfeillion, a’u teuluoedd héfyd, fel na ddỳryswyd. 
liwynt. A bu i Jaréd lefaru drachëfn wTtlí ei frawd, £ än 
ddy wedyd, Dos ac ymofyn â’r Arglwydd pa un a yra efe ni 
allán o’r wlad, ac os gyra efe ni allan o’r wlad, gofyn iddopa 
le'y cawri fyned. A phwy a ŵyr na ddwg yr Arglwydd ní 
allan i wlad fŵy dewisol nâ’r holl ddaear. ' Ac os mai felly-y 
bydd, gadewch i ftifod ym ffyddlawn i’r Arglwydd,fel y der- 
hyniom hi i ni yn etifeddiaeth. 

Yr ail lyfr yfi ÿ drefn o amser, y w Llyfr la’f Néphí. Nephi oedd 
fab Lehi, yr hwn oedd ddisgynÿdd o Joseph yr Israeliaid, y r 
hwn a werthwyd i’r Aifft. Meddianai Lehi ysbryd y br “' 
phwydoliaeth, ac a drigodd yn Jerusalem ar ddechrenä 


ÜDGORN SEIOîí. 


127 

îeyrnasiad Zedikiah brenin Judah yn flaenorol i’r caethiweá 
Babilonaidd. Gan gael ei rhybyddio gan Dduw am y caeth- 
gludiad oedd ar gymmeryd lle, efe a symmüdodd o Jerusalem, 
gan gymmeryd èi deùlu, a theulu un Ishmael gydàg ef, efe a 
deithiodd yn nghyfeiriad y Môr Coch : ar ol yr hyn yr aethant 
mewn cyfeiriad dwyreiniol neu ddeheu-ddwyreiniol- hyd nes y 
daethant at y dyfroedd mawrion ; yn mba - le, gan gael eu 
gorchymyn drachefn, adeiladwyd llong yn yr hon y croesasant 
y Môr lawel, gan dirioar làn gorllewinol America Ddeheuol. 
Union fan eu gwersylifa gyntaf sydd anhysbya : ond teiiwng 
yw sylwi, fod carnedd teml orfawr, sydd dipyn yn ddeheuol i 
borthladd VaIpariso, o hyd yn ymdaro yn Ue tir-nod i forwyr, 
er cyfeirio eu llwybr i’r ddinas hono, ac nid yw yn anhebyg 
iddo gael e: adeiladu er ymgoflThau eu gwersylliad cyntaf yn 'eu 
“ gwlad addawedig.” Math o gof-golofn Plymouth Roclc. 

hephi ydoedd ddyh da. • Calon ddrwg ni fyddai byth wedi 
mynegu y syniadau neu feithrín yr cgwyddorion a hynodent 
ci ysgrifeniadau. Meddianai ysbryd y brophwydoliaeth ; ac a 
ysgrifenodd dau lyfr o brophwydoliaeth, athrawiaeth ac hanes- 
yddiaeth. 

Arfarwolaeth ei dad, olynodd i’r Batriarchaeth ; eithr ei 
frawd hynaf, Eaman, i’rhwn y perthynai y swydd yn llinachol 
ond yr hwn ydoedd wedi ei cliolli trwy drosedd, a wrthryfelodd, 
sc a aeth i ran bellenig, gan fyned a chynnifer a’i dilynasant 
gydag et. 

Allan o r ymraniad yma cyfododd dwy genedl wahanol, y 
^ephiaid a’r Lamaniaid. YTilaenaf yn bobl gwaraidd a chref- 
yddol, y rhai a adeiladàsant ddinasoedd, temlau, a thyrau, (neu 
ìframds). y rhai a wrteithiasant y celfyddau— a fuont byw dan 
drefn amddiffynol llywodraeth gysson, ac a hynodwyd am eu 
iwydrwydd mewn dilyniadau gweithyddawl. Yr olafaymsudd* 
asant i farbariaeth, ac yn benaf o ba rhai y disgynodd Indiaid y 
dydd presenol. 

lel y cynnyddodd y Nephiaid mewn rhifedi estynasant eu 
l, '-rfvnau yn ogleddol. hyd nes, yn mhen amser, y daethant at 
(, yfyngdir Panama ;gan groesi yr hwn, daethant i wlad y 
JarediaîrJ y rhai oeddynt yn flaenorol wedi cael en dinystrio. 

Meddianau y bobl hyn a ddaethant yn eiddo y Nephiàíä, a’j.? 


UDGORN SEION. 


S J# 

losran yma o’r wlad. yr hon a alwent “ y ,tir Llawnder,” & 
ddaeth yn brif drigle en brenhinoedd. 

Ar farwolaeth Nephi, ei frawd Jacob a ymgymmerodd y 
.ffrwynau o lywodraeth, aca ysgrifenodd hanes o’ideyraasiad. 

Ar ei ol ef, Enos a ddaeth yr hanesydd Nephiaidd— wc-dì 
,hyny Jarom, Omni, Amaron, Chemish, Abinadom, Amaletì, 
Mosiah, Alma, Helaman, Nephi mab Helam.an, Neplii mab 
Nephi, Mormon a Moroni. Ffurfia ysgrifeniadau y personau 
hyn hanes parhaus o ddyddiau Nimrod i waered hyd y pedwar 
cant ac ugeinfed .flwyddyn o’r cyfrif cristianogol, 

Cynnwysir yr ysgrifeniadau hyn yp Llyfr Mormen, acnid 
ydyut in extenso, eithr yn dalfyri adau a wnaed gan Mormon 
a’i fab Moroni, ac a gerfwyd ganddynt ar lafnau aur, y rhai 
wrth orchymyn Duw a gladdwyd yn y ddaear, gydag addewiá 
eu darganfyddid ac eu cyhoeddid yn y dyddiau diweddaf. Ar 
amser y dygwyddiad yma yr oedd y Nephiaid a’r Lamaniaid 
mewn rhyfel a’u gilydd, yn mha un yr oedd yr olaf yn fuddy- 
goliaethus; a chladdiad y cofysgrifau oedd unig fodd sicr eu 
cadwedigaeth. 

Yr oedd y mwyafrifo’r ysgrifenwyr Nephaidd yn ddynion da 
ac ynfeddianol ar ysbryd y brophwydoliaeth. Ac o ganlyrẁt 
mae Llyfr Mormon wedi cael ei wneuthur o gyfielyb sylweddau 
ag sydd yn y BeibL Cynnwysa hefyd hane9 o ymweliad ein 
.Hiacliawdwr a’r Nephiaid, ar ol ei adgyfodiad. 

Mabwysiadwyd yr Aifftaidd yn sylfaen eu liaith ysgrifen- 
edig, er iddi gael cryn gyfnewid a gwella. 

Wedi roddi i’r darllenydd feddylrith cyffredinol o Lyh 
Mormon, af yn mlaen yn awr i adrodd dull ei ddarganfyddiad 
a’i gyfieithad ; wedi gwneuthur yr hyn af i gydmaru y P raW ^ 
iadau o’i gredofrwydd a’r eiddo o’r Beibl. 


cynnwysiad. 

Drych , &c 

eredolrwydd Uyfr Mormou 

Golygyddiaeth:— Cyfarwjddiadau Cyffrediuol, &c.. 


113 

119 

121 


ABERTAWY: 

AfRÖJRAHWTD A CIITIIOEDDW rd GAN DAN1EL DASIELS. 



UDGORN S : EION, 

ní:ü 


&tmi v ^atnt. 



Rhip. 9.1 EBRILL 25, 1857. [Crr. X. 



DRYCH, O WNËUTHURIAD CARTREFOL, 

Er defnydd y Saint Cymreig ac eraill. 

Merthyr Tydvil,Awst 8, 1857. 

Ermyg Lywydd Daniels.— Fy rheswm dros anfon attoch 
hersonol a welwch yn nghynuwysiad fy ysgrif. A c iy ® aw > 
g&llaf eich hysbysu fod pregi-thu y Diwygiad, a diwi/gio, gan 
lawer, trwy hyd a lled y cyichoedd hyn. Mwynheu y cana 
cynt&f — tèimlir bywyd helaelhaeh— ysbryd eu swyddt a orpbwys 
*r, ac, a nerthol weitbia yn y gwahanol swyddogion, tel J pen or - 
fyuant lafurio yn fwy diwyd i bregetbu, tysiiolaethu, ac anriog, 
puwb oll i ufyddhau yr efengyi; yr hon a gyflwynwyd i osep 
Smith, Prophwyd mawr y Dyddiau Diweddab Ma® aturai eisoes 
wedi derbyn y dystiolaeth, ac wedi ymnno ar Samt, yr yn a 

wyddoch ond odid trwy y bruwd A. S, Williatos, yr hwn a ro ais 
yn ddyn didderbyn-wyneb, gan ystyríed ei hun yn ugliy a ì 

írodyr, megis cydweithwyr vn ngwinllan Crist. 

Llawer iawn o’r Saint ydynt etto heb ymgyfammodu ì y*K r c 

o newydd o blaid y <îvdd. , , . , 

Gelíir rhanu y rhai'hyn i dri neu bedwar o ddosparlhiadau, yr 
hyn a waaanaetha fel rheswm o’u bod yn addoedi yrogy biddbo 
o uewydd i wnetaliur ew-yîlys Duw. 

Yn gyntaf Y rhai hyny ag ydynt am hir amser wedf Dod ja 
lleng, yn däiog, ac yn ddiymdrech yn yr Egiwys; a c an 
»mr eu bod yn fvw, a meirw ydynt. , . 

Y rhai hvn yw v rliai sydd yn ymrwystro gyda p ' lai ‘‘ 
pberthyn iddynt, eithr a herthyn yu hotlol i erait ag ji. 
a ' Pris, lîC. 


130 


EDGORN SEÎOST 


brofedig mewn rhinwedd, a daioni, ac yn gyfrifol am ea hym- 
ddygiadau yn unig i brif awdurdodau yr Eglwys. YmaeMjẁn' 
yuddynteu bunain, gan wenwyno y sawl a ddel i eu cyfeillach 
Hwynthwy ydynt yn gwawdio, cellwair, a dirmygu y brodw 
ffyddlou sydd yn ymweled a hwy, eu hannog i edifarhau a throi 
o gyfeiìiornu ou ffyrdd, i gyfammod a Duw, a rhodio ya ffyrdd 
doethineb. Nid ydynt erioed wedi talu i’r Arglwydd e'i eiddo- 
gwrtiiwynebant gyfraith y Degwm— aethant i ddygn dywyllwch. 
gandadogi dideimladrwydd, trais a gormes, hyd y nod är Ero' 
phwvdi ac Apostolion y Duw byw, yn y dyddiau diweddaf hyn. 

Ynail. Y rhai hyny ag ydynt wedi colìi Ysbryd Duw, trwy 
fod yn ymyrwyr a materion rhai eraili; wedi golìwng dros gof 
y cynghor o eiddo v Prophwyd Brigham, yr hwn svdd yndywed- 
yd wrth bawb “ Mind your own business." Ni wel y rhai hvn 
eit beiati eu hunain, eìthr gwelant l'eiau mewn eraill lle md 
ydynt. Mae ffaeleddau a gwen iidau y Saiut ffyddlon megis 
gwledd iddynt. Nid ydynt yn credu mai “ tnewn ilawer o beth 
au yr ydyrn ni bawb yn llithro.’’ “ Y cyfiawn er llithro seilìi 
waith, yr Arglwydd a’i cyfyd ef i fyny.” yr hvn sydd yn groes 
bollol i eu hewyllys hwy. 

Hynod mor graff eu golwg ydynt. Haerant eu bod trwy y 
trawst neu v ceibren mawr yn eu llrgaîd eu hunain, yn medru 
gweled y bn/cheuipi neu y blewyn maiu yn Uygaid eu hrodyi 
rhinweddoiat ! Dyweiiir am lygad barcut ei fod yn fwy treiddiawi 
na llygad eryr. Eitiir y mae ilyguid y rhai hyu yn fwy tryir- 
anawi ha’rddau : galiant hwy ganfod y blewyn yn ’lygaid eu 
brodyr trwy y pawl, trawst neu y ceibren yn eu ilygaid e« htn- 
ain. Gwtlièr atn yr amrantau. Bendith fawr erddynt h»y 
fyddai iddynt i fwrw y trawst allan o’u llygaid eu hunain yo 
gyutaf, ac yna y gwelant yn eglnr i fwrw allan y brychenyn o 
lygaid eu brodyr, ac nid trurngwyddo o herwydd y blewyn yn 
llygad arall ei nódi i arall er niwed, a cheisio ei fwyhau. Canys 
efe ei hun yn unig sydd yn teimlo y poen a achosir hyd y nml 
gan y brycheuÿn lleiaf hvd y nod yn ei lvgad ei hun, ac yn ceisio 
er ei fwyn ei hün ei gael alla'n, a chael eli Il vg8id a golenni yi 
Ysbryd Glan i ei dywvs a ohadw ei lygad vn svml at ogonisnt 
Duw yn rohôb gweitlíred 'o'i eiddo, 'feì na uhòffo ei flino gan 
frychau wrth edrych a “chvrchu at y nòd an; garop ucheì ai- 
wedigaeth Duw y n Nghrist Iesu." 

Yndrydydd Y rhai hyny ag riad ydyn*. wedi ymarfer i gaciw 
> Gair Doethineb ” y n gyflawri yn ei iioll ranau. Adẃaens'f 
amryw frodyr, ac yn neilìduol fliwaeriorydd, sydd a elyiminiad 
eu calon i wasanaeth Duw, a byw tru’y boh gair a d daw alUn o 
enau püw trwy ei weisiou. Etto, o hèrwydd eu cynripfindra ar 
fywiolraeth arferol o'u geuedigaëth, teimiant ybyddui cyfnew id> Kíl 
rh jV°, r "'D’dydd yr ymarferent a hwynt, yn 'niwaidiol i’w cyfan 
soddiadau. Y rhai hvn, fwyaf o honvut, vdynt weiniaid. aliacli. 
a n«jg, hen a methiedig. ‘Cynghorwyd 'y cyfryw vn ol cvfar- 
Wy-Jdid yr Apostol Benson a’r eiddo chwitbau yn “ TJdgorn Seton, 


UDGORN SKION. 


131 


sef, “ Na fydder yn rhy galed wrtta y Saint, ae na adawer i 
bettaan foi ar ol ychwaith ” Annogwyd hwynt i e iifarhati — 
ymgyfammodu — a çweddio wcdi hyny atn yr Ysbryd Glán i eu 
cyfarwyddo a’u dysgu tnewn doethineb i adnabod yr hyn sydd o 
les, a gwrttaod yr hyn sydd a niwed ynddo— ymdrechu a’u hoil 
galon i adeiladu yr Eglwys— ymarfer eynnildeb yn mhob peth, a 
darpaiu vu ddoeth er cael eu gwaredigaeth i <l Ì) Jvífrvn y lifyn- 
yddoedd.’’ 

Ynbeduierydd. Y rhai ltyny a ystyriant y “Cyfatnmod” yn 
rtay bwysig i ymwneyd ag et' tnewn un rnodd braidd. Maent yn 
foddlon degymu i’r Arglwydd; ac amrai o honyitt wedi gwneyd, 
er y dec.hreuad yn agos : teimlant awydd i fyned ailan a phre- 
getliu yr Efengyl, &c. Eithr ystyriant y “ Cyfammod,” gyda 
golwg ar y “ Gair Doelhineb, 1 ' pe byddai iddynt droseddu un ran 
o hono, ar unrhy w achlysur, y byddai hyny yn bechod anfaddeuol 
iddynt; a phe y troseddeut ef yn y radd leiaf yn holl ystod eu 
taywyd, y byddai hyn yn beehod digonol i eu damnio am byth. 

Mae y dial'ol yn gyfrwys yn y fusnes hon. 

Yn gyntaf, wrth geisio en darbwyllo nad oes dim yn gynnwvs- 
cdig yn Efengyl Crist ond “ tetotaliaeth.” Nid ydyw am i lìrif 
bethau perthynol i’r Cyfammnd fyned byth i eu meddyliau, Mae 
prcgethu am Jnsepb Smith, Prophwyd mawr y dyddiau diweddaf, 
ymgasgliad y Saint, &c , yn un o’r pethau ffieiddiaf gan y diafoí 
yn yr holl fyd. 

Yn ail: I guddio hyn hrd y gallo, gwna bob dyfais i ddychrynu 
rbai o'r Saint, a dangos ei fod yn berygl hywyd tymhorol ac ys 
tarydol iddynt i ymgyfammodi hyd oni fyddont yn fla»norol wedi 
gorchfygu pob blys : ac mai alìan o Eglwys Jesu Grist y mae 
iddynt gael netth i fyw, a threchu poh drwg, a chwant a blys, a 
serchiadau halogedig, &c., hy.d oni ddelont yD ddigon cyfiann, 
pur, a dihalog i gael eu hitn|>io i mswn, fel na byddo i drugaredd 
l>uw. eiriolaetb Çrist, na Dawn yr Ysbíyd Glan i wneud dim a 
hwyntyn yr Egìwys. 

Mor ddichcllgar ydyw yr un drwg, fel y mae yn hudo rhai 
trwy hyn yn mhellach beHach, heb gyfammodi, ac ymroddi vn 
f"'y i’w ewyllys hajogedig ei hun; ac yn ‘v diwedd. wedi i eu 
djleJ o ddegymu t’r Arglwydd groni, dangos iddynt ar ol bod 
»edi oedi cyhyd, heb grfammodi, ei bod wedi myned yn rhy 
hell iddynt allu byth cyfluwnu, a myned yn mlaett gyda chydwy- 
taod ddirwstr. Mae lîawer o ymdrecb wedi ei nneud i eu dysgu 
J'n wahanol. Dartgoswyd hefyd iddynt mai nicl rhai “cyfiawn, 
ond pechaduriaid a eilw Duw i êdifeirwch,” ac mai nid allan o 
Eglwys Iesu Grist y ceir nerth i orchfygu temtasiynau satan. eithr 
trwy ddyfod yn mlapn a chy fanttnodi, a cbael eu bedyddio er 
waddeuant o’n. pechodau,.a chael arddodiad dwylaw er eu had- 
K*darnhau ac y derbynlont drachefn yr Y’sbryd Glan, gan ym- 
drectau a’u taoll allu gwneutbur ewyllvs Duw — talu eu degt mau i’r 
Arglwydd — byw wrtta taob gair liuw; — -inyned yn mlaen mewn 
“ydd, tystiolaethu, ptegethu a rhybuddio y cenedìoedd «m y dir»'. 


132 


CDGOEU 6EION. 


■ystr buan sydd yn dyfod ar warthaf yr anedifeiriol a’r anufyc 
i Efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. 

Mae un peth arall befyd wedi ymddangos yn yr Udgm. sg 
mae rhai aro gymroeryd mantais arno i beidio talu eu degwi 
hyny yw, fod yno awgrymiad amlwg “ fod yn amnbosibl” irai 
dalu. Cyfarfuwyd a rhai yn yr amgylchiad hwnw, megis b' 
bobl hebaliu enill dim, yn caeí eu cadw yn hollol gan eraill 
gwragedd a phlant ag ydynt yn hollol dan lywodraeth eraill 
uad ydynt yn yr Eglwys, ac heb fod yn ewyllysio ar un cjíril 
roddi iddyDt yr un hatling leiaf at adeiladu teyrnaä Duw. 

Peth arall, etto, sydd yn rhwystr roawr i lawer o’r Saint i y 
gyfaramodi yw, y Saint hyny ag sydd yn debyg i ser gwibi 
inewn niwi. Yn syromud o le i le, o wsitb i waith, ae o uu Gj 
nadledd i un arail. nes o'r diwedd wedi myned yn hollol ddiys 
o’u crefydd yn ei holl ranau, a boddi yn hollol yn ysbryd y b 
ac f ffeitbio niwed ar eraili, a halngi a gwenwyno meddyliau 
ysbrydoedd Jlawer. Medd’.liwyf fod dosparth Aberdàr. 
Merthyr, yn dyoddef mwy oddiwrth y cymmeriadau hyn,nag 
lle arall yn Nghymrn. Deuant yma yn wenwyn i gyd; gweu» 
ant eraül, v rhai a ddychwelant yn nihen ychydig i eu hen i( 
haii hadau gwrthryfel yn meddyliau eraill drachefn; a hýny 
ddiarwybod bollol bruidd i lywyddion cangeuau a ch 


eitlir erbyn byn aeih yn stop arnynt, oddigerth iddynt i edii 

1 L.. . * 1. îi.1 • . .. .. « ^ Pü 


hau, yr hyn, gobeithio, a gymmer ie yn fuan. Etto, “ Parch 
bo parcb yn ddyledus.” Mue llawer o frodyr a chwaerior, 
wedi symroud ó un Gynnadledd i’r llall o herwydd amgylcbiai 
gorfodol, ac y mae bendilh Duw yn eu dilyn, ac yn gwneud 
syniroudiad yn fendith i eraill, a bendith eu jllywyddion g. 
hwynt hob amser. 

Rhywbethyu debyg i’r darluniad nchod yw sefyllfa prth 
uior hell ag y gallaf ddeall wrlh ymdrechu gwneud fy ngore 
bregethu i’r byd. ymweled a’r Saint, eu haddysgu a’u hyffor 
a- adeiladu yr Eglwys yn mhob dull galluadwy i mi. > r 
yn benderfynol pregethu a thystinlaethu yn mhob tref, P en ’ 
cilfach a chongl, Ue y hum yn pregethu, a lle na bum, os deu 
wyhod am dano yn rhvw le yn mae* fy llafur. 

Gan weddie ar ein Tad Nefnl i fendithio fy ymdi' ec, '' a “ au ' 
ymdrechiadau ei weision flfyddlon trwy y hyd, i gael llawer o 
sidiau at ei F’ab, Iesu Grist. ac i eicl) "bendithio chwithau yn 
u!i o eich gwcithredoedd, y gnrphwys, 

Eich brawd \n yr Efengyl, 

Dewi Elfeü Joní' 


PEDWERYDD EPISTOI, CYFFREDINOL ARDI )ë ' 
Lljfwyddwth Egìwys lesu Grist o Saint y Dydmau Diweddaj 
y Saint yn\Nyffrynoedd y Mynyddoedct a 'r rhai hpj 
s ddyn wasgaredig ar ìed trwy y ddaear, yn anerch. 


Anwyl F/odyr : Gan deiiulo yn gymhellol gan 


Ysbrjd 


CISGOltti SBIöN. 


133 


Duw i ysgrifenu attoch mewn perthynas i bethau y deyrnas, a 
cbaa gael eofudra 'iiwy yn hyny drwy achos o ffydd a thystiol- 
aeth vr Arglwydd Iesu a’r Ysbryd Glân, o’r hwn y derbyniasotn 
ao vn dwyn tystiolaath i’r holl fyd, yr ydyru yn myned 
yn mlaen i amlygu i chwi y cyfryw awgrymiadau o eiddo yr 
Ÿsbryd perthynol i Eglwys 1 a Theyrnas Duw megis y niáènt neu 
y gallant gael eu cytiwyno i ni, gae hyderu y profant yn addysg- 
jadol a buddiol i’r Saint. 

I’r rhai byny ag sydd yn darllen ein cyboeddîadau, nid oes 
eisieu i ui ail adrodd yn fanol y gweithrediadau a’r ilwyddiant 
cydfynedol a llafur waith ein cetiadwri, gán fod y cyfryw hysbys- 
rwydd yo fedrus a chyflawn yn cael ei osód i lawr o flaen y 
bobltrẃy y cyfleadau byny, digonol yw dywedyd, fod Uwyddiant 
unffurfìol wedi canlyn ymdrechion ein Hemiriaid, a miloedd sydd 
yn awr yn llawenliau yn ugoleuni y gwirionedd, gan fod wedi 
ymwrthod a’u cyfeiliornadau traddòdiedig, ac wedi utyddhau i 
ordinbadau Tỳ yr Arglwydd, ac wedi derbyn gyda gorfoledd, 
moliant a diolchgarwch, egwyddorion pur Efengyl Crist. Maent 
yn awr yn bryderus edrycìi am waredigaetb i ymuno a bwrw eu 
coelbron gyda ni yn y dyfFrynoedd heddychlawn hyn. 

Y cenadon ng ydynt wedi bod yn absennol yn Ew rop ddwy 
flynedd a rhagor, ydynt gan mwyaf weJi dychwelyd y tymmor 
bwn, gan fod wedi cael eu rhyddâu trwy eraill a beonndwyd ya 
ein Cynnadledd Ebrill ddiweddaf. Er fod miloedd o'Ewrop yn 
fl.ynyddol yn caffael eu cartrefoedd yn Utah, etto y riiferoedd a 
gjnnyddant oddiallan. 

Y dyddordeb cynbÿrfiedig yn ffafr, ac i ddysgu y gwirionedd, 
4 dygasedd ei wrthwynebwyr, ni fu erioed yn fwy nag yn yr 
*inser presennpl. 

Callu yr Hollslluog Dduw a amlygir yn ngweiuyddiadau 
i weision , ac sydd yu eglur weledig yn Ei law driniaethau gyda 
thenedloedd y ddaear, yu gystal a chyda Ei bobl, yu gwnetubur 
yíicrwydd yn ddyblig ddiogel, na ddycbwel ei air atto Ef yo 
wtg, nac y gwneir ei addewidion yn ofer. Efe a gynnal y cyf- 
itwn, a’r annnwiol a dry Efe ymnith. 

Yn Nghaliffornia, v mae y Ẅestern S tandard yn ffyddlór, rhy- 
ouddio y bohl, o dan alluog ofal a thywysiaeib y iirawd George 
Q Cannon, yr liwn hofvd a grhoeddoiid Lyfr Mormon yn yr 
Hawaiianaeg. Mae cyhoeddiad o'r papyr hwnw wedi profì yn 
ddefnyddiol a haelionus iawn mewn diwygio y dyb gyffredin, 
trwyweithio dyianwad ìachusol dros yr ychydig a geir yn y tir 
hwnw ag sydd yn ymgeiswyr am wirionedd. Aur vw y greirfa 
(sbine) wrth yr hon y plygant, ac nid oes gan y gwirionedd ag 
sydd yn deilliaw oddiwrth Frenhin yr Uchel nef, ond ychydig 
fawrygwyr. Mae y S tandnrd beth bynag, yn alluog i gynual ei 
htman, yn fwyaf trwy gynnorthwy y Saint, ae a barha i ddyfed 
sllan cyhyd ag yr ystyrir ef yn fuddiol yn nghynnorthwyo acbos 
J gwirionedd yu y wlad houo. 

Mae Yynysoe'dd Sandwich a’r cenadiaethau Awstralaidd 


134 


ÜDGORN SEIOS. 


men'n cyflwr iacbns a llwyddiannus. Dysgwn trwy by fiTorddiadaa 
diueddar oddi»rth Silas Sraitb, yr h«n sydd yu breseanol m 
llytvyddu dros getiadiaeth yr Ynysoedd Sändwich, fod y cnydau 
ar Lanai yn llawer gweil y tymrnor b-.vn nag arferol, ŷr hvn s 
fawr byrwydda ymgasgliad y Saint brodorol ar yr ynys hono, y 
lle pennodedig. Mae methiant mynyeb a dinystr eu cnydaù, 
wedi goblygu y genadiaelh rywbeth mewn dyled, ac o ran wedi 
rbwystro yr atncan yn ymgasgliad y Saint i’r l!e hwnw, ])e y 
gallent yn fesurol gael eu hamddiffyn rltag gweilhiêdiadítì y 
cenadwr huriedig a dylauwadau halogedig eraill o oiddo gwarcidd. 
iad afreolus. Ond trwy y llwyddiant presennol, cyunortbwy yr 
Heuuriaid ffyddlon, a béndithion parhaus yr T-IolíaÌluog, yr H#n 
sydd erioed yngofus o Ei Saint flyddlawn, yr ydym yn gobeitbio 
ac ya disgwyl y bydd i’r genadiaeth gyfodi yn fuau uwcblaw ti 
dyryswch presennòl. Fe gynrychiolwyd tuewn cynnadlfdd a 
gynnaliwyd yn Lanai, a.t y 24ain o Orphenaf, 1S55, 90 o gang- 
enau corfforedig, 4,220 o aelodau, 723 o ha rai a fedyddiwyd o 
lewn y flwyddyn hono — 25 o Henuriaid Americanaidd, a II! o 
rai bròdnrol y pryd hvny yn llafurio ur yr ynysosdd, heblati 
offoiriaid brodoro), dysgawdwyr a diaconiaifl. 

ö’ r Ynysoedd Cyfeillgar, nid ydym wedi cael cyfrifon bodd- 
haol iawu, o herwydd yr anhawsderau gyda y Llywodraetb 
ffrengig, yr Henuríaid a orfodwyd ryw ddw v flvnedd yn ol, i 
adael yr ynysoedd hyny. Y brodyr Addison Prâtt ae Ambrcse 
Alesander a bennodwyd i’r genadiaeth hono o San Bernardino, 
yn eu CynnaJledd Ëhrili ddiweddaf, a hwyliasant amyrynysoedd 
hyny ar y 24ain ddydd o’r un mis, eithr gorfu araynt adael ;n 
fuan, ac wedi hyny a ddycbwelasont. 

1r Henuriad Farnham, o'r Genadiaetli Anstraliaidd, a diriodd 
yn y ddinas hon ar yr 21ain o Dachwedd, gan atlael , llong-lwytb 
o Saint yn San Bernardino, y rhai, gan aralaf, y disgwylir. » 
ddeuaut yn mlaen yn ystod y tyuimor canlynol. 

Y Brodyr John S. Eldrtídge a James Graham, gyda 28 0 
Saint o Awstraliu, ar fwrdd y liong Julii Ann, a ddrylliwyd g* 11 
y môr, gerllaw yr Ynysoedd Cy feillgar, ar y 4ydd ddydd o fîydt- 
1855. Gofidus genym ychwanegu fod pump o bersooau, d w . v 
fenyw a thri phìentyn, wedi eu colli : y gwedtlill a brin dtlisng- 
asaot gyda eu bywydau ar ynys ariffr«ythla»n ac anghy fanedd, 
lle yr arosasant, gan lyw ar grwban y môr, (turtle), am chwecb 
«ylbnos. Gwaredŵyd hwynt o’r diwedd ti’u henbyd gyflwr, gs° 
gadbên y Julia Ann, yr hwn a hwyliodd dros dri chan m'fldír 
ntewn bad agored i ynys gyfaneddol, ac a brynodd lestr aiall, 
eithr gadawyd bwynt ar y pentwr hwnn ac ar Ýnysoedd Sandwá' 1 | 
heb ddim motldion i ddilyn eu taith yn mhellach ; eithr " e “' 
hyuy hWy a diriaŵum ar y tueddau Gerllewinol, ar eu ffo™ 1 
t Seion. 

Ileb daflu golwg ar swyddogion y Julia Ann, yr oll a ba «> 
y dy wedir yn dda am tlauynt gan ein brodyr, neu byd y uod ar 


0DGORN SElOtf. 


135 


gadCTniJ a roorawl JeiiyngJod y llestr, yr hon y deallwtt oedd 
yn driaacyn newydd, etto dyraunwn ragrybuddio ein Henuriaid, 
nid yn unig y cyfryw yn Awstralia, ond yn yr holl wledydd tra- 
tnur i beidio oaniatau pryder gormodol i yinfudo ac ymgasglu 
gyda’r Saint i’w fiwnettd yn ddiofal a dibris am fatb a chyflwr y 
ilestr yn mlia un y raoriant, nett am gymmoriad y swyddogion a’r 
dwylaw ar y bwrdd. Dyina yr ail enghraifft o lestri yn hwylio 
o’r genadiuetli bono â Saiut ar y bwrdd, beb gyrhaeddyd éa 
bwriad. Yn yr achos arail nid oedd ditn bywydaa wedi eu colli, 
er i’r llong fod we.dt ei gosod mewn porthladd, lle y cafodd ei 
chonderonio, a’t Sainl, ar ol fod wedi taiu eu mordaith i’rgororau 
gorlìewinol, i gael eu gadael ar Ynysoedd Sandwicb. Mae yn 
fater teilwng ei gof lyfru, ac yn fl'ynnonell o lawenydd tnawr a 
boddhad i ni, mai yn ein holl ymfudiadau tramor, y rhai hynv 
y» yr unig golliadau ar fôr, o’r cytnraetiad hwnw, a ddarfu 
dilygwyddo. 

0 Penrhyn Gobuith Da, Deau Alfrica, y tnae cwmpeini o 
Saint ar eu ffbrdd tua’r lle hwn, y blaenffrwrth o lafnrwaith y 
Brodyr, Jesse Haven, Williara Walher a Leonard I. Sroith, y 
rhai yu aiiilwg a f'endithiwyd gan yr Arglwydd yn mhlaniad y 
gwaitb yn y rhan bellenig hono o winllan yr Arglwydd. Mewn 
Ctrnnadiedd a gynnaliw.yd yn Frat Elizabeth, yn mis Awst, Ì8’-'ŵ, 
eynnrychiolwyd tair o gynnadleddau, a chwech o gangenau, yn 
cynnwys 126 o aelodau. Y brodyr yn y genadiaeYh wedi deffroi 
yr ararywiol gangenan, ac urddo Henuriaid ffyddlon i fyned yn 
rnlaen â’r gwailh, ydyDt, ynghyd gyda chwtnpeini bychan, ar eu 
ffordd adref, oddieithr y brawd Leonard I Smitb. yrhwn a diriodd 
yn y ddinas hon ar 31ain o Fai dineddaf. 

Maecenadon yr India Ddwyreiniol oll yn awr wedi dychwelyd 
beb effeithio ond ycbydig yn ngwaredígaeth y bobl dywyll nosawl 
hyny. Mor wirioneddol y daethant yn “ yrogjssylitiedig a’u 
heiltinod” ac y gadawyd hwy gan yr Arglwydd, hyd y nod ya 
debyg i gyn frodorion America, yn ildeddf iddynt eu hunain, 
hyd oni ymwelo yr Arglwydd a hwynt a iachawdwriaelh mewn 
gaüu nmwr a gogoniant. 

(bîdiwrth fynegiad y gynnadledd a gynnaliwyd yn Gopenhagen, 
ffysgwn drwy y brawd John Van Col.t, fod dros ddwy fil o Saint 
werii ymfufio o’r genadiaeth hono; ac y mae yn aros etto dros 
bedwar cgnt ar ugain yn hryderus ediych am waredigaeth. Er 
fnd yr Henuriaid yn y genadiaeth Scandinafiaidd, ac mewn am- 
rjwiol leoedd yn yr Aimaen, yr Eidal, Switserland, a Ffrainc,yn 
berwydd y drwgdybiau ac anghydoddefèdd y Llywodraethau 
bjcy, wedi cael eu taflu yn fynych i garchar, a’u 
elltudio o le i le, etto darfu i waith yr Àrglwydd enniil sefydliad 
yn y gwledydd hyny, yr hyn nis gellir yn awr ei ddiwreiddio. 

an ì' mae e >n henuriaid yn cael eu halltudio o un deyrnas, ant i 
un arall, gan ddysgu etto i’r bobl ft'ordd bywyd ac iachawdwrv 
laetb. I e i hyn, j ar y u ; elynion y gwirionedd, trwy eu tra-anes- 
fflwythder i letbu, yn ddiarwybod fod. yn foddion i wasgaru yr 


1.16 


ÜDGOÎÎN SEION 


efengyl, a pheri i fara y bywyd gael ei fwrw ary dyfroeM,yr 
hwn a gesglir ar ol llawer o ddyddiau. 

O’r Ynysoedd Prydeinig, cawn y cyfrifon mwyaf siriol au 
gynnyddiant y gwaîth. Oysgwn trwy y hrodyr F. D. Rìciiards, 
Daniol Sponcer, Cyrus H. Ẅbeeloclc. ac erailì a ddyclmelasam 
yn ddiweddar, wedi cael eu dilyn yn llywyddiaeth y genadiaeth 
hono gan y bro%r Orson Pratt, Ezra T. Berisoiì, a Jaraes A. 
Eittle, er yr ymfudiad mawr blynyddol o draethau Prydaia.nad 
yw yn cadw camrau a’r cynnydd blynyddol a mynediad yn 
inlaen y gwaith yn y tiroedd hyn. 

Yn y Talaethau Unedig a’r Swyddi Prydeinig, yr ydym hefyd 
yn clywed am ddyddordeb cynnyddol yn tarddu i fyny ar ranj 
gwirionedd, ac am waith Duw yn awr wedi ei gyfiawn sefydln 
ar y ddaear. 

T.ystiolaeth yr holl henuriaid yw, fe) tra y mae liwyddiant 
liynod yn cydfyned a’u llafurwaith, yn yr holl wledydd hyn, yn 
ddilynedig gan ysbryd a gal'.u yr Arglwyddyn yr oll o’u gwein- 
yddiadau, fod y gwrthwynebiad hefyd yn cynnyddu yn gydradd 
gyfartal. Mewn gwirionedd, gosodir gerbron nad oedd casineh 
dwfu wreiddiol y drygiouus tuag at w'aith Duw, erioed yn fwy 
11 <8 yw yu awr, ac yn ymddangos yn cyunyddu yn ddiannadal 
gyda chyunydd y gwaith Bitíir nis gall eu gwrthwynebiad 
rwystro y gwaith hwn, canys y mae o’r nef ; ac os bydd Saint y 
Goruchaf Dduw yn ffyddlon, diwyd, ao unol, byddant yn was- 
tadol yn ailnog i lywio dylanwad a gallu, yr hyn nis gall neb ei 
wrth ddywedyd na’i wrthaé-fyli. 

Mewn oanlyniad i absennoldeb amserol y brawd Erastus Suo», 
a marwoUeth ganlynol ein hanwyl frawd Òrson Spencer, yr hno 
a adawodd mewn gofal, y Luminmy , cvhoeddedig yn St. Tvuis,a 
adawyd heibio ; ac er i’r brawd Snow oddiar hyny ddychwelyd î 
/aes ei lafuivwaith, meddyliwyd hyd etto yn ddoethineb i beidic 
adgymmeryd y cyhoeddiad hwnw. 

Ystyrir fod y Mormon, gan gael V nawdd cynnyddol yrl‘.' c 
fyddai i gynnorthwy a dylanwad noddwyr y Lumìnary roddi iddo, 
y gallai ddyfod yn ddefnyddiol i’r Saint, fel cyboeddiad )’ ddau 
bapur, a cbael ei gynnai lawer yn well. 

Yn marwolaeth y brawd Spencer, yr ydym wcdi sefyll dan 
golled yr hyn, er yn alarus i ni, ein ffydd a’n cymhell i ganiatau, 
sydd i’w rhagorach elw a dedwyddŵch. Efê a hunodd taewo 
ffydd yn Iesu, ar y ISfed o Hydref, 1855, yn NinasSt. hoo"' 
gan fod yn absennol oddicartref vn ngwaitb y geriadiaetb, y r 
a bennodwyd iddo yn Nghynnad'ledd Ebrill, 1854. Ein hanwy. 
frawd a aeth i brofi gwireddau byd yr Ysbryd, yn ngbyflawu fly- 
ein crefydd santaidd, ac ymddiried y bobl ; ac er nas gall elB 
geiriau o ganmoliaeth gyrhaeddyd i’w sirioíi a’i gefnogiy Del 
lafur cychwynol yn mlaen, etto nis gailwn ymattal rhag 
cin tystiolaeth i’w gywirdeb a’i unioudeb dianwadal, ei 
defnyddiol, eithr pwysig, bob amseryn profi mawr ddiysg°8 r ' , -' ul 


T3DG0RS SEtON. 


137 

cvmmeriad, ac i et gywirdeb digyfaddawd a diymo!lwng 
Josepb ac i ei fròdyr. 

Yr ydym yn galaru ei golled er mwyn ein bunain, a’i gvf: 
eillion, à pbwy nad oedd yn gyfa.il) iddo a’i hadwaenodd ef? 
Ond yr ydym yn flawenhau fod campwr ffyddlon a galluog arall 
v gwiriônedd wedi myned i gvnnorthwyo yn ngorucliwylion yr 
îesu a Josepb y tu draw i'r Uen. 

Fe ddaeth hefvd ein dyledswydd boenus i gofnodi marwolaeth 
ein hanwyl frawd, Jedediah M Grant, marw-res a ehychwyn- 
isdan angíaádol yr hwn a gyhoeddir yn y papur am y dydd hwn. 
Ynyr oruchwyliaoth drallodus hon o eiddo rhagluniaeth, yr ydym 
yn teirnlo fod yr Arglwydd wedi cyffwrdd a ni “ mewn man 
tyner ond yr ydyni yn gwireddu ei fod Ef, yn ei annherfvnol 
ddaioni, yn ailuog ac ewyllysgar i wneud yn dda ein colied, ie, 
yn fwy helaetlilawn megis ag y tynwn yn agos utto Ef, a byw i 
ein crefydd santaidd. 

Er ei fod wedi myned i faesllafur arall a mwy helaeth, wedi 
aeddfedu yn y wybodaelh o Dduw, ac yn effeithiol ao yn ffyddlon 
wedi cyflawnu ei waith ar y ddaear, etto ei fynvch gynghorion, ei 
danllyd hyawdledd, ei sel a’r pryder ddarfu iddo amlygu drot 
iachawdwriaeth Isreel, ydynt wedi eu hargraffu yn rhyw anrtile 
adwy ar uin meddyliau i eu hanghofio yn rhwydd. Bydded i ni, 
am hyny, arddangos ein pàrch i goffadwriaeth ein hymadawedig 
ond anwyi gyfaill a hrawd. trwy gofio ac ymarfer ei eirchion, a 
chydymgystadlu, tnor bell ag y mae yn ein gallu, ei rinweddau. 

Yu herwydd yr anhaelder dall bleidiol ac attnghyduddefedd 
cymaint nifer o’r genedlaeth farchgodol, offiuriadol bon, po > 
attalfa a rbwystr a all fod sydd yn cael eu taflu ar y ffordd, gyd t 
golwg i altal e.ychwyniad y gwaith, a cliau fyny ffordd y rhai 
hyny sydd a’o dymuniad mwyaf taer i adael eu tystiolaeth ym- 
adawol gyda’u hen gymmýdogion a’u cydnahyddion mewn 
bywyd, a dyfod tuag adref i Seion. Mae efengyl iachawdwr 
iaeth, yr awrlmn. fel yn yr hen amser, yn caffael dyfodf’a parot- 
acli at y tlawd nag at y cyfoethog, yn rymns eglürhau a chadarn 
hau y gwirioneddolrwydd o nodiad ein lacliawdwr, “ mor an- 
hawdd yr â y rhai sydd a golud ganddyni i mewn i deyrnas 
Duw.” Y tlawd, mathredig gorthrymedig oesau, y rhaí ag y 
mae cor-arglwyddi pendefigaeth, am ganrìfoedd, yn barhaus wedi 
llethu a sawdl haiarnaidd trais-awdurdod, sydd yn teimlo, pan y 
mae goleuni gwiriouedd a iachawd wriaeth yn treiddio i en mt_ 
ddyliaa, cyffroad newydd i geisio drachefD gwaredn eu huna n 
a’u hiüogaeth o gaethiwed anwybodaeth, drygionu, cyfeiliornad, 
coel grefydd, a gnrmes, yr hyn cyhyd a’ti cadwynodd hwy alu 
tadau. Hwy a ysbrydolir gan oll ddyddyfnol ddymuniad i 
godi uwclilaw, a thaflu ymaith anmhuredd a ffieidd dra, tywyllni, 
ìlygredigaeth. a gwaeth na tbywyllwch Aiphtaidd Babilon 
ddrygionu», ac yrohenlo yn haul oieuni egwyddorion pur, agsyt d; 
yn dm’iliaw oddiwrth Frenin v Nef; i latrenhau gyda’r Saint 
yn Seion, a dyfod yn gyd-weithwyr yn yr achos hwnw, yr hwn. 


138 


(JDGORN skion. 


wedi eu gwaredn, a’u galluoga hwynt i gyfrerm eu ,h, n « 

ngwaredígaetli eratll, y i haì sydd etto mewn rhwymedigaeth an 
wuredd a bnstl ehwerwedd. „> lucuigaetn aa- 

vm Mae l d / mun . i ff , b - vth Syfodawl, byth gynnyddawl hwn, atn 
svdd a vf '| ad 8wedd ' 11 . , °? ' ísiael, yn perthynu i holl Saint Duw, ag 
v . y Cre 4 ’ 8C y ? mvvv,ibiiu bondithÌMi cyfoethog 

yr Ysbryd Giân.^ Maeyn nghalon pob sant fìyddjon, eu' mjái 

h'oedTi 8 p* ,^?. 1,ll V og Ua<1 ’ 1 8,1 gi ,llu,, «' >‘i<i yn unig i gV 
Tw' uw T ’ St , ' r rh,li h - vnv a « *y« d yn oistedd ratwn 
X ■ ’ hir h ’ ° nd ' ^ r } u “ 1Uu >' r onestei galou, sef Israel Euw, 
twhnäl was f’ ar,il f , nu C.ynnorthwyo hwynt rnewn dvfodiad i 
v nî iT ' rg üduw fiU tadau, fel yr ymgyfrannogo»| 

Í J * hy( ' li,ch >’ Sl,nt > a K haei etiieddiaeth heddychlawn vn y 
Ŵ f r ' 0,il ' í01 hTn ’ rrd ' hfi11 b " D > a chwblhad peìlach 
:. n ,thrv , rh bwD ’ v eyfeiriayu dtìibaid y.ndrechiadau Cwmpeini 
V Ud< ’l ÍÌKrhaus * er ymfudiad yt onest a’r tylawd 
; 1 •> c > ( r > aK s y^ti yn dymuno gwasanaethu Duw achadw 

}* n g.'flawn o rinwedd, ac uniondeb tüag at 
e wvH v«í* n°. r0dV T' V rh:il b >’ D > w y rhai hyny ag ydym yn 
weir.hm 'r À Wart , du . 0 ortbr y u) der Babilon ddrygionus, bywiol 
v r l> • 1 ' a aU y rhai >’ ,D!ie >' balt!b a’r gajlupg yu fatbru allan, ar 
* h „“, „ y ,. m , ae tr a-a*durdodaeth, dsllbleidiad, anwybodaeih.a 
h wrmfj ,,V( |f > h ' Vd ’ > D ‘ rovl > -D gyöeJjb i hunllef, ac eu dwyn 
•| . . lr e > raae dynuliaeth, er ei ehaffael tnewn Jlwroder, yn 

/ 1 ' T' ,u ’ a lle v 8 il11 Duw y N’efoedd dderbyn y gwriogafth 

rl >v t va ,>’ edu8 0,1 Jiwrth ddyn i ei Wneutiiurwr ; lle v gall 
hyddui a braint cydwvbod gael ymgeledd, lìafur onest a ffyddlon 

f’ V ;T r,0d a ;í>’ f,awu «yfworth, a Hey mae goieitni dadguddiad, a 
: T , > r ue> nadaeth santaiud a Üiragywyddol yn cadw gwrth- 
‘ f .?. r y K R| rionedd uii’Wn ymchweliad, a rholio yn ol y Ueni 

•i Üi, i e> 1 ?. llla< a ,h y w.'liwph, pechod a marwolaeth, y rbai cybyd 
•• enlmediasant y ddaear. 

Mue gweithrediadau y tymmor wedi arddangos fod v Saint.wedi 
, ail , u , a ac a’r Ysbryd Glân, yn gallael ccrdded draws y 

.. a< . . f gan dynu eu iiuniaeth ar law-geirt. Gwnayrobra»f 
rediaTTTü r 1 °’, ' vrl . h s ' vr,i ’ hel P > n > ' ddiwygio mewn gweith- 
vn hrìt ì ì üd , 0 ,.’ eltbr y mae ' vetl > ei hrofiyn deg, ac wedi profi 
pellder Trlr W 'a J - ,a u nUS ' Y daith Syfengwbl o ddinas Iowa, y 
l„ dr dn chaDt ?> r ddeg <> fiiltiroedd, fei byn a gyflaou. 
bêrdrnpifA 11 ’ " 0 dd y <ltl > au teithiol nag y fo erioed gan ycbain o 
cwinDeini h’- ^ chyda llawe >' mwy o rwyddineb i’r teithwyr. V 
vn rh v A i; : V Ta gyda ’ r e ' th riad o’r ddau olaf, y rliai agychwyn- 
afon AÎ iv«n'" ^ ar yn > t >’> Dmor > a wnaethant yr ysgafn-daith o 
wíeud l“n'„ me ' vn ychydi 8 > D lb <> Da dau fis. a gellesid ei 
vchvr]ícr tt > 1 1 ai ° amser * P e na buasent wedi eu rhwysíro gan yt 
RwireddwvT - eu ? u ag oedd yn cydfyned a hwynt. Yn hyn y 
svdd vn T’iT n dys 8 w >’ 1 > ailaD > a ’r drau! ddirfawr a’r drafferth »g 
ocbelẅyij ' ^ 1 ' y 8 a »gen hon o dra/nidaeth inewn gradd tlda a 


tDOOEN SEION. 


139 


Y cyfrifiadau o weithrediadau y ílwyddyn hon sydd elto heb 
eucwhlbau, yr ydyin yn bresennol yn anal'uog i osod gerbron 
y swm cywir o'r gost yr aeth pob ymdeiihydd dano ; ond yr 
ydym yn gwybody rhaid ei fod yn llaner llai na ehyn hyn, ac y 
gelliretto ei leihau yn y dyfodol. 

Mae y saint ag a ddaethant i rnewn y ffordd hon wedi bod yn 
iachucli; mwy boddlon a dodwydd, ac wedi ymdrin a Hai o drallod 
a blinder, na’r rbai hyny agweddeuau; ac, yn ruheliach, wedi 
arddangos i’r byd eu ffydd dyfa) bara a’u gweithredoedd da. 

Hwynlhwy a ddangosasant ewyìlysgarwch i ereill gael eu 
cynnorthwyo yn ogystal a hwy eu hunain, tmy ddefnyddio mor 
ycbydig ag sydd yu hosibl o foddion y Cwmpeini at. eo hymfuiiiad 
eu huuain. Dangosasant dueddfryd í gydsynio ag unrhyw 
ammodan. fel ng y gallasai eu bymfndiad gael ei gwblhau heb 
Itiddias hynv ag y mae miloedd pryderus yn edrych at yr tm 
ffydonnell am gymhorth. 

Er, yn ysiampl gyntaf, fod tynu llaw geirt llwythedig mor hir 
bellder, wcdi ymddangos i rai yn afrwydd ei gwbihau gan y 
brodyr, ac yn neillduol gan y chwaetinrydd- etto pn.fodd yr 
yr effaith yn llawn mor rhwjdd, ac yn wir, yn rhwyddach na'r 
drefn a arferwyd hydyn hyn ; a’r benywod a oddefasaut y daith 
yn hollol cystal, mewn cymhariaeth, a r gwrywod. 

Yrydym wedi cymmeryd trafferth i gasglu ffeithiau ar y pwnc 
hwn, gan ei fud yu ymbrawf y tymmor hwn. Yr anluriaeth, gan 
fod wedi profi mor enwog lwyddiaunus, » ddaw i mewn yn ehel- 
iaeth i ein gweithrediadau ymfudawl. 

Cymmered y Saint wroldeb, a buddiolent eu hunain a’r fraint 
o ymgasglu i’r lle hwn tra y mae y ffordd yn agored o’u blaen 
hwynt, canys daw vr amser pan pwy byuag a fynu ymgaselu i 
Seion, v rhaid iddo floi a’i gwd ar ei ysgwydd, neu o dan ed 
fraich. Y n wir, hwy a ddeuant fel haid o golomenod i r ffenestri 
yn gymhariaettiol )wm a noeth, heb fwyd na dillad, gan ddiane, 
fel pe bai, a chroen eu dannedd, oddiwrth gyfiawn ddigofaiut 
Duwdod tramgwyddedig, a dywelltir ar, ac a â dros genedlaeth 
ddrygionus a godinebus. 

Tra yr ydym, gan byny yn teimlo i gydlawenychu ein hunaiti, 
an brodyr a’n chwaeriorydd ar gnDlyniad dedwydd yr ymbrawf 
hwn,dymunem gyfeirio ein goruchwylwyr ac eraill yn perthynu, 
at ychydig awgrymiadau a dynwyd oddiwrth brawf y tymmor 
hwn, mewn ffordd o welliant. 

Yn y lle cyntaf, RHAID i ein hymfudind gychwyn yn gyn- 
nnrach yn y tymmor, a’r trefniadau angeurheidiol a RHAID eu 
gwneud a chael eu cwblhau wrth yr amser y tiriant ar y 
terfyn gorllewinoi, ac ni ddylid goddef dim un cwmpeini i adael 
afen Missouri yn ddiwe'ddarach na’r dydd cyntaf o Orphenaf. 

Rhaid iddynt gael eu darparu a llaw geirt cryfacb, ac ym- 
drechu feily i drefnu, fel ag i gael y baich ar hob cart i amryw- 
10 morychydîgag sydd bosibl yn ystod y daith. Na chychwyner 
gyda’r fath lwythi trymion, a’u hysgafohau i fyny mor fuaa, fa 


Î40 


t’DGORN SEION. 


fvddai yn well i gychnyn gyda Unythi ysgafnach, ac yn raddol 
eu cynnyddu hwynt, fel y byddo y brodyr yn dylod yn'fwv cvn- 
nefin a’r gwaith Gallai hyn gael ei gyflaẅni 'trwy aofon 
ychydig weddeuau allan gyda lluniaetli, ychydig ddyddiau yn 
mlaen ar y cwrnpeini, i gael ei gymraerŷd ar y Uaw gart fel y 
delont yn mlaen, pryd y gallai srweddeuau ddychwelyd. 

Fe ddylaj yr hoil ymfudwyr ddarparu eú hunain â chyn- 
northwy droe ben o esgidiau da. 

Dylai both neu fwl-droell y cart fod yn wytb modfedd o hyd 
a saith modfedd trwyddo yn y canol. Dylai y blychau (Itom) 
yr vr ysgwydd fod yn 2} tnodfedd, a'r blychau ’blaen yn 1$ 
modfedd mewn tryfesur. 

Fe ddylai gael ei ystyried yn oreu i gael haiarn bwrw (cast) yn 
freichiau, dylent fod yn i \ modfedd o drwcli yn yr ysgwydd, 3J 
yn y blaen, Dylai yr echelau coed (axies) gaol ysgaíug haiarn 
íleu ddur, ac ol-droell pedr troedfedd nr wahan. Rhaid i’rcoed 
fod or mrsawdd goreu am wydnedd, a’u tymheru yn dda. Mewn 
golygiadau ereiìl, gallant gael eu cyfansoddi megis o’r 
blaen. 

Dylai yr hen iawn ar egwan gael en dwyn mewn pedroell-peni 
mewn rhes wahanol. 

Argyfrifeu penach prawf,bydded i Henuriaid da,a ffyddlon o'r 
Diriogaeth hon guel g ifal y cwmpeini. Trwy sylwi ar yr asrgrym- 
iadau hvn, eredir y bydd yr ymfudiad, gydag un weddo bedwar 
neu cbw-ech nrulyi, i bob dau catu o beraonau, i fod yn llawer 
mwy hvrhwydd wrth lai etto o draul. 

Cawsom y pleser, vn ein Cynnadledd Hydref, o gyfarfod â’n 
brodyr, Franldin D. Richar is, Daniel Spenser, John VancoU, 
Goerge D. Grant ac eraiM or cenadon dychweledig y rhai a fuont 
yu hir yn abseno), oddiwith y rhai y daethom i wybodcyflwr » 
selyllfa un cwmpeini ymfudol etto ar y gwastadedd. 

Njni yn ddiatbreg a gvmmerasom fesurau effeithiol o anfon 
iddynt gynnoi tltwy a help ag, dyladwv i ddiweddarwchy tvmmor, 
oeddynt yn ofyn er eu galluogi i gyrhaedd y dyffrynoedJ bybj 
cyn y byddai i eira a gauaf gau en fforddi» rhoi eu cychwyniad 
yn amhosihl. H wn oedd y gorchwyl cyutaf a ragbrynndd syl"' 
y Gynnadledd, ac a sugnodd braidd hollol sylw llawcr o’ndirm"' 
yddion. Eithr ychydig a wneuthpwyd oddigerth anl’on gwedù- 
euau a helper eu cymhorth, ac etto nid ydynt oll wedi cyrhaedd, 
er hyny dysgwylir y gweddill ìnewn ychydig ddyddiau. 

I gwmpeini yn ymfudo i’r lle hwn, dymunwn ddywedydgair, 
raewn ffordd o gynghor. Syinuder bob dydd, hvd y nod os nad 
yw ond yohydig fiütiroedd ; y mae hvny yn líawer gwell na 
thngo rnewn un gwersyllfan. Ar y Sabbath gwedi cyfurfod a 
gorphwjg dros ran o’r dvdd, fe fydd yn well yn gyffredinol' 
wneyd bynt fer. Symuder yn mlaen bob dydd, os cwyllysiwch 
gyflawnu eich taith mewn amser dyladwy. 

Gall angenrheidrwydd hollol gyfiawnhau arosiad ychydigddydd- 

au mewn lle, ond ni ddygwydda hyny ond yn anarferol, a dy» ! 


CDGOBS 8EION. 


141 


gael ei ochelyd cyn belled ag y bvddo yn bosibl. Mae yn llawer 
gweil, i'r gweddeuau a’r bobi, i gadw teitbio, byd oni /yddo y 
daith wedi ei chwbl gytìawnu. 

Yr ymfudiad trwodd a arweinir gan ein goruehwylwyr teithiolo 
dan gyfarwyddid cyffredinol y goruchwylwyr llywyddol yn 
Lerpwî, o’r cy fryw le y cychwyna, eithr y dderbynia gynnorthwy 
a chyd weith'rediad ein goruchwylwyr llywyddol yn Nghaerefrog 
Newydd a St. l.ouis. Yr holl ymfudiad arall a dderbynir ac a 
drefuir gan ein goruchwylwyr yu y Talaetbau Unol. 

Dymunol yw gwneyd y r ehydig aefydliadau ar byd llinell y 
daith : cyfarwyddwyd ein gornchwylwyr yn Florence a St. Louis 
ynghyleh hyny. 

Hyderwn gan hyny, y bydd y hrodyr a’r ohwaeriorydd yn 
ddigonol (ifaìua aui lesiant cyfredin achos Seion i ateb yn barod- 
ol ein dyfuuniadan a gofynion ein goruchwylwyr, y rbai • y.r 
ymddîriedwyd y materion hyn. Unrbyw ymadawiad pwysfawr 
oddiwrth ysbryd yr hyfforddiadau hyn a ystyrir yn achos o 
ddad.gymdeitbasiad o’r Eglwys, neu ddifuddiud oswydd. 

Mae yr Henuriaid Orson Hyde etto yn llywyddu yn swydd 
Car*on, Utah, a’r Heuuriaíd Amajsa Lyman, a Chas. C. Rich, 
yn San Bornardino, Califflirnia. 

Yr Htìnuiiaid Orsnn Praít ac Ezra T. Benson, ydynt dros y 
genadiaeth Ewropaidd, ac yn c.yhoeddi y Alillenial Star ya 
Lerpwl Lloegr. 

Yr Henuriad John Taylor, sydd yn llywyddu yn y Talaethau 
Unel, acyn cyhoeddi v Mornwn yn N. Caerefrog Newydd. Mae 
y cyhoeddiad hwnw yn cymmeradwyo ei bun i nawdd ac 
ystyriaeth ffafrio! y Saint, yn cael ei dywys yn alluog ac ya 
gweithio dylanwad iachusol iawn yn niwygiad y dyb gyffredin, 
acyn aroddifyniad i’n pobl rhag enllib, carodriniaeth achamddar- 
luniadau y byd. 

Yr Henuriad Eraetus Snow, sydd hefyd yn y Talaethau Unol, 
yn llywyddu yn St. Louis, yn cynnorthwyo yn yr yrofudiad kr f 
Yr Henuriad George A. Smith, ag sydd yn un o’r cynnryohiolwyr 
etboledig gan Eisteddiad y Gymanfa Wladwriaethol a’r bobl i 
gyflwyuo uin Ffurf.lv wodraeth a n cais am dderbyniad megis 
Talaetli j’r Undeb, s’ydd wedi uiyned i Wasbington i gyfîawnu y 
y gi'nadiaeth hono. 

Yr Henuriad Parley P. Pratt sydd hefydyn y Talaethau Unol 
ar ytnweliad aroserol, gan fwriadu dychwelyd yn y gwanwyn. 

Ỳr Hennriad Wilford Woodruff sydd yn y ddinas hen, yn ym- 
wimul yn swyddfa yr hanesydd. 

Yr Henuriad Lorenzo Suow sydd yn Uywyddu yn Box Elder, 
ya y diriogatìth hon ; a’r Henuriad Franhlin D. Richards sydil 
gartrefyu y ddinas hon. wedi newydd ddychwelyd o’i geuadiaejh 
i Ewrop, 

(ParÌHid ar tad. 145.) 


î42 


ÜDGORN SEION. 


LLYTH YR ODDIWRTH CADB£\ T JO\ES. 

Dioas y Llyn Halen Mawr, Hydref 31, 1856. 
Y Llywydd I), Daniels, 

Fy anwyl Frawd — Yn eich tŷ, eich gwraig anwyl wrth fy 
mhenelín, ysgrifellat y lìinellau hyn: barnweh fy nheimladau! 
Cyrhaeddais yma yn fyw, wrth awrs. neu, 0 leiaf, yn hanner 
byw, wythnos i heddyw, a chefais fy hun ar fyrder wedi fy 
amgylchynu â’m teuiu anwyl, a chyfeillion mynwesol lu yn fy 
nghroesawu adref mewn amryw iaith yn garedicach na’m 
haéddiant na’m dysgwyliad 

Barnwch etto ein hymgomiadau: yr oli a ddywedaf yn awr 
yw, fod enw a choffawdwriaeth y Br. Daniels yn uchel, aml, 
a pharchus gan yr oil, eithr nid mwy hiraethog neb na’m hun- 
an coeliwch! 

' Y chit c/iats cyfeillachol drosodd boreu Sul a ddaeth. a dych- 
ymygwch etto pa fodd y teimlwn i fach pan adleisiai yn 
muriau y Tabernacl god dog y geiriau canlynol — “ElderDan 
Jones is requested to come to the stand and to preach.’’ Ar 
hyn gallasech w r eled putnp neu chwe mil o lyga d yn dilyn ar 
ol dyn bach a ymgropiai o’u canol yo ostyngedig i atleb yr 
alwad annysgwyliedig nes yn mlaen ymwthiodd a chafodd ei 
hun yn sengu lle y sengodd traed santeiddiach prophwydi, 
apostohon, a goreuon byd— leimlai i ddiosg nid yn unig ei esgid- 
iau. ond ei hosanau liefyd yn tu lianol y fatli ddynion yn senuu 
ar y fath lc. tra nefoerlií yn agored uwch ci ben, tafod pwy ni 
lefarai? Pa galou na thoddasai dan bwys y fath nefol wres? 
Eithr ofer ceisio dweyd ond hyn, AU riyht, pob peth yn dda. 
Da gan bawb fy ngweled yma, eithr gwell genyf li nag oll 
weled fy liun yn y lle nefolaidd, yn nihlith y bo >l rhinweddol 
angliydmarol hyn. 

Eithr digou o’m hanes fy hun; efallai y gwnaethai llai yr un 
^yben ; gwell genych efallai glywed hanes y cwmnioedd Saínt, 
&c. Deallaf yn awr fod y chwaer Daniels wedi ysgrifenu atoch 
gvda y mail hwn, ac mae hi yr awr olaf gyda ninau braiddcyn 
iddo gau, ac ni fanylaf am danynt hwy. , 

Ysgrifenais lawer o lythvrau yn ol atoch, do, bob cyfle, o’r 
Plains, yn hysbysu hynodion ein hanesion. Yn fyr, rhag n* 
ddaethant,, dywedaf i mi lafurio am dii mis y r n y gwersyll, 
Iowa. gyda’m brodyr, hyd oni anfonwyd yr holl gwinnioedd 
o n bloen, ac yn olaf un dybynodd arnaf i lywyddu dau gwmni 
o wagetii, sef cant, a phan ar ol dysgu, ie, di/sgu cystat dysuu 
gwyiitfìlod i deithio ugain milldir y dydd, gaiwyd fi ì’w gadíiel 
a dyfod gyda F. D. lìichards a deuddeg ereill cenadon yn °I 
5i> neu 60 milldir y dydd, hyd ncs myned heibio yr lioll gwm- 
nioedd, ond y tri liand-carts blaenaf, y rhai a gyrhaeddasant 
yma o n blaen, y Cyrnry yn drydydd, ac mewn llai o aniscr 
na’r oll. 

Mae y cynllun llaw-gertol yn áteb y dyben yn wcll nar 
dysgwyliad, a l’.awer yn dweyd rnai gwell ganddynt ddyfo 


tJDGORN SEIOM. 


143 


felly etto na chyda wageni. Cawsant well iechyd nag arferol 
ar y fiördd; eithr gofldus yw fod araryw drwy fwyta gormod 

0 lysieu. moethau, flrwytiiau, a bwydydd bras ac anghyfarwydd 
yr hwn a çariwyd yn rhad iddynt wrth y llywthi wà'gëni, o- an 
Saint y Ddinas, wedi effeithio vn farwol ar eu cyfansoddiadau 
Yn'mhiith eraiìì, elywais am y br. a’r chwaer Brookes o’r 
Gogledd; Owen Jones. Towyn; John Robêrts, Ffestiniog- Wm 
,7enkins, Caerdyf; Edward Fhillips, Twynrrodyn ; Henry 
Jeulons, Merthyr; ac ychydig ereill na wn yn áwr. Gofalodd 
yr Esgobion am bawb/ fel nad oes neb heb gartref cvsurus. 
Dysgwylir tua dwy fil i mev n <;t o yn fuan ag ydynt ar ỳ ffordd 
yn gwmniocdd — mae rhai ar bwyg. Dywedwch o Dan hyd 
Beersheba fod dros hanner cant o weddeuau ceffylau we-li 
cychwyn oddiyraa i gwrdd a’r Saint eyu pen trrdiau wedi i’r 
newydd am eu hangen gyrhaedd. a thros 12 tvnelì o fiawd 
liebiaw péthau ereill yn u yfattebol . 

Y Sul diweddaf gaiwyd drachefn am vchain i fyne<i, ao vn 
nihen ychydig fýnydau addawyd tua cant ahanner o weddeuau 

1 iyned boreu drannoeth i’r un perwyl. Dỳna i chwi fywyd 

mewn Mormoniáeth yma I J 

Mae y tywydd yn go oer yma, ac tnae eira oddivma i ©reen 
Biyer, nad bet’u ara yn mhellaoh; etto mae digon offydd a 
gweithredoedd gan y mdoedd Saint hyn i waredu yr olaf rha« 
ei oddiweddu gan yr eira. ° 

Yr ydwyf fi a’m brodyr a ddychwelasom o’n cenadiaethau 
weiii em happwyntio i bregethu a chynnai cymmanfaoedd , 
arwy yr holl sefydliadau, gan ddeciireu ar y ddraas hon ac i 
beiaio yraattal hyd nes byddo pob sefydliad, diuas. tref’ teulu 
a pherson yn Uawn o’r t&n nefol yn ífagiu mewn grym ueu yn 
eiicdio o hhth y sawl a fyddant felly. 

Ma« rliyw ysbryd diwygiadol anghydmarol wedi cydio yn y 
ŵaint— -y Lly wyddion yn gyntaf; a’r penderfyuiad yw yr ys- 
gyniumr y sawl na fydd byw ci broffes yn mhob peth. Gwae 
y rhai esmwyth arnynt a’r drygionus yn Seion. medd pawh yn 

eauys md oes le iddynt niwy. Ysbryd Duw s.ydd fel tan 
i puro ac yn difa pob noddfäau trawsder, a cboeliaf mai yn 
' ‘ 1 - v R ' ve]l '' g^ehith pur.'ich yu Uawr dyrnu Seiou bur galon 

iv ai Welwyd iŴ i ‘ ie ' î 0 r blaen - t)u ' r Israel a’n cynnortbwyo 
auwyn oldiamgylch yn fuan a thrwyadl yw’m gweddi. 

dd ‘ n ; iS hen W0,ii cynn v <idu yn rhifedi a maintioli ei 
euaiiau, fel nad arl «aenwn mo honi braidd pan ddyehwelais, 

; vc -> r r nea ' 3al1 mw - yaf a adwaenech chwi yn nghudd dah 
y 8j,o<t rhai mwy nes yr ewch ar eu pvrys. 

vn di, er! ) f yn . 0 * yr afeb a gefais gan y Llywydd Young pan 
arC<1 Äm í ? :lMocb cbwi a r Genadiaetli Gynireig, y cewch 
wntín^n' 16 '^ ° r , n,oun ^ a ‘ riners hyu yn llawn o’r mountairì fiie i’cli 
álln ra^u 1 ‘ : ' ni ° a t-' oicuo Cymru. Mae efe yn cofio attoeh 
fpn „ i ' ll 1 r - amt > w henwi vn awr. ond eewch weled cynni- 
honynt yna ag a allaf fi helpu i’w cychwyn. 


1-44 


0DGOEN SBION. 


Cofiwch fi a’m teulu yn garedigat fy holl gydlafurwyr yV 
gyda chwi, ynghyd a’r holl Saint a’cli carant chwi a’ch gwaith’ 
Fy nymuniad y w y beudithia Duw eich bendithwyr, ac y gwywa 
y fraich a godir i’chherbyn; a roddo i chwi a’ch Cynghorwyr 
anwyl, gyda’m cofiant, râs yn helaethach o hyd, ac a’nhachubo 
oiJ, yn ngliyd a flfrwytli ein llafur, yn ei deyrnas nefol. . . 

Fy nghofion at bawb a holant am danaf. . . 

Gweddiau y Saint flfyddlon a deilyngwyf ae a gaffwyf fl a 
chwithau, fy hynaws Frawd, fydd byth fy ngweddi. Amen. 

A bythol parhaf eich cyfaill diledritli, 

D. Jonhs. 

[Roddasom y Uythy r hir ddysg wyliedig uchod o flaeu y cys- 
sodydd mor gynted ag ei cawsom. Dilys y llawenha y Saint, 
fel ninnau, i glywed oddiwrth ein hen gadben, a deall mai Ue 
bynnag y byddo, yn ymwneyd a’r un gorchwyl pwysig y maeo 
hyd, sef gwneuthur ei ran egniol i wthio gwaith ein Duw yn 
mlaen. Hir oes a iechyd iddo barliau felly. Da fuasai genym 
pe cyrhaeddasai ei roesawus lythyr yn ngtiynt.— Gol.] 


HYSBYSIADAU, &c. 

Sylwed y Lltwydoion nad doeth ydyw gwerthu traethod- 
au y gyfres newydd, oherwydd eu hanamldra a’r • cyssylltiac. 
sydd rhyngddynt a’u gilydd. Na werther hwynt i’r byd owi 
ar yr ammod o iddynt dderbyn y gyfres, ond gwerther traetn- 
odau D. Jones a J. Davies fel y myner. Na chadwer unrhyw 
draethodau ar law, eitlir ar gylclrrediad parhaus fel y cyfar- 
wyddwyd o’r blaen. 

Yr ydym yu ca.lw niferdigonoi o’r traetliodau newyddion ar 
law, erbyn y gorpìienir y gyfres, i’w rbwymo er diwallu lly r ‘ 
gelloedd y Saint. 

Llttiiyr y brawd D. E. Jones ar ddechreu y rhifyn h' r a 
sydd atebiad cyflawni anirywiol ofyniadau ac achwyniadau 
gawsom— drych eywir ydy w. craflf syller ynddo rhag fod r í 
rai wedi gwneuthur yn gyffeiy b i’r glowr liwnw a ymolci 
yn drwyiuil hyd at ei wyiieb, yr hwn a anghofiodd; g wis ? 

« ddillad purch, aetii i syllu yn y drych — barnereisyn 

EptsTOL y Brif Ly wyddiaeth a’n gorfoda i wneuthur aítodiai 
i‘r rhifyn hwn, fel y gailer ei ddarllen yn bwyllog nmn« i 
tbrwyadl yn y cyfarfodydd. 


CYNNWYSIAD 

Drjch , &r ,Y 

y Brif Lvwyddiuetb 

Llytbyr Cadben J,.ne» 

üy.byBÌndait, &c 

tiIRRT AWY: 
iltr.Iimwin A CHYHOEDDWT» GAN DASIEL DANIEbä. 



UDGORN SEION, 

ÄEÖ 

&ernt k ^atìu. 


Rhip. 10.] MAI 2, 1857. [Ctp. X. 


HANESION EGLWYSIG CARTREFOL. 

Yn herwydd diffyft lle yn yr Udgorn amddifadir ein darllen- 
wyro gynnwysiad dyddorol llythyron brodyr diwyd a ffyddlon 
ag ydynt yn Ilawn o dân yr Arglwydd yn taranu diwygiad 
ffordd y cerddont. 

lioddwn ychydig ddifyniadau ; — 

0 Gynadledd Brycheiniog ysgrifena yr Henuriad James 
Taylor “ei fod wedi myned trwy y Cangenau yn nghwmpeini 
yr Henuriad J. Thomas, a’r mwyafrif o dai y Saint, gan lwyddo 
yn nihob cynnyg i gael y Saint i ufyddhaui ammodau y Diwyg- 
ìad gyda pheth trafferth gyda rhai, ac ychydig aelodau newydd 
wedieu bedyddio.” Aeth oddiyno i Gynnadledd Sir Fynwy i 
ymwneyd a’r un gorchwyi dymunol gan gael Uwyddiant, ac 
amlygiadau mawrion o ysbryd y brophwydoliaetb, a gwahanol 
ddoniau yr Ysbryd Glân. Yr oedd Cangen Aberlileri yn farw- 
aidd. Pregethu allan wedi dechreu yn ddifrifol.” Llytliyron 
J'r Henuriad BeDjamin Eyans sydd yn roddi yr un hanes da, 
a bod wyth aelod newydd wedi eu bedyddio, a ehwaneg yn 
dyfod. Y Degwm ddim cymmaint y mis hwn oherwydd fod 
rhai gweithfeydd ar stop.” 

Da yw yr hanes o bob man am gynnifer ag sydd yn dda, ond 
druain o’r lleill ag ydynt yn hepian rhag ufyddhau i alwad 
Buw ac ymddefroi i ddiwygiad. Hwy a renir ac a ail renir 
ac a ddidolir hyd oni safo yr ychydig ffyddlon yn ddigymysg 
10 Fris 1 |g. 


fJ46 


tJDGORN SHiOBT 


Gide ° n ’ J neddwn a gant jmlada ac eoniU j 

frwydr a dwyn eneidiau i Eglwys yr Oen. 

Yr Henuriad Abednego Williams a hysbysa “ fod gwell 
by wyd yn mhlith Saint Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg 1 
f'od rhwng 500 a 600 wedi cael eu bedyddio, ac o leiaf 20 o y 
•rhaihynyyn newyddion. Caffid yr hen ofid arferol gyda 
ambell un a droai yn anffyddlon. Pregethu allan yn myned 
yn mlaen er’s amser. Tua 70 o bentrefydd yn y Gynnadledd 
heb Saint yn byw ynddynt, i fyned i bregethu yn mha rhaiyr 
ymddarpara amryw fechgyn ieuainc.” Doethineb, galln, a 
bendith Duw fo arnynt. 

Dealler fod pawb ag ydynt yn cyfammodu yn talu degwm, 
oherwydd dyna un’o ammodau y diwygiad. 

Yr Henuriaid W. Miller a S. ItoskelIey ydynt ddiwyd iawn 
yn Nhosbarth Caerdyf. Pregethir allan gan y swyddogion 
mewn pedwar man yn y dref, a delir Carnp Meetings allan yn 
cylehoedd. Pawb o’r bron ynagos wediymgyfammoduacamrai 
aelodau newyddion wedi cael eu bedyddio. 

Dyry yr Henuriaid J. Üavies hanes dymunol am bawb ag 
ydynt ddymunol yn Nghy nnadledd Orllewinol Morganwg, 
fua y drydydd rhan wedi ymgyfammodu. Pregethu .allan 
mewn liefydd hen a newydd, a phenderfyniad i rhybyddioy 
hyd. Deallwn yr un peth o'bob man arall. 

Mae brodyr y Gogledd yn troi allan yn Llywyddion a 
Swyddogion i bregethu yn hir ac yn uchel i’r byd yr Efengyl 
Dragwyddol, a’r br. J. Jones a’i draed yn friw wrth garlamuo 
h òn i Drefaldwyn i ddefroi a chyrawyso y Saint. Y Daw 
holl bresennol ag sydd yn canfod ei ymdrechion a gronicloei 
weithredoedd ffyddlon yn ddiogel erbyn dydd y taledigaetb, 
ynghyd ag eiddo y brodyr diwyd eraill. 

1 arhewch frodyr, ac ymunwn o hyn allan na chaiff esgeu- 
lusdod, marweidd-dra, segurdod na drygionu a gwrthryfel godi 
eu penau anghenfilaidd yn yr Eglwys. Gweithiwn, fel dyweí 
y Prophwyd, dros Seion, a chawn weled y dilynir ein llafur 
presennol a mawr lwyddiant. 

»rd'fl < î n » r „, Cy niíer a 8 ydynt wedi ail gyfamodu &c. 
* a , y ^ w y^yddomyn ddiammeu fesurein llwyddiant. 
aiwn sylw neillduol at list y dyledion yn y rhifynbwn. 

, )v . , . „ parhad YR EPISTOL. 

J golled braidd bollol o gnydau v tymmor diweddaf, f- 


ObGO&N 8EION. 


ŵholled nwyddan yn ystod y gauaf a aeth heibio, a’r dyledogrwydd 
trwm a achoswyd trwy ymfudiad y flwyddyn ddiweddaf, ni a 
gymhellwyd i attal gweithrediadau ar y gweithfeydd cyboeddus, 
hyd oni fyddo i ni dalu ein dyled, a Uuosogi rywbeth o’n moddion. 
Oddiar y cynhauaf, yr ydym yn rbanol wedi adgymmeryd, eithr 
nis dechreuwn osod carreg ar y Seml hyd y gwanwyn nesaf, pryd 
y gobeithiwn ddwyn yn mlaen y gwaith hwnw gyda Uawer o 
egni. Yryáymyn casglu a pharotoi defnyddiau, a'n ewyllys 
a’n bwriad yn y cyfryw amser, i orphen y camìas er bado ▼ 
graig y DemL 

Yr oedd y cnwd gwenith y tyumor hwn yn dda, ond y llafur 
oedd yn hytrach yn ysgafn, a methiant braidd hollol ar y cloroa 
er byny, trwy hynt gwir 6ynwyro], hyderwn y bydd Iluniaeth 
digonol i barhau hyd gynhauaf arall. 

in ganlynol i weitbred o basiodd yn ngbymanfa wladwtiaethol 
ddiweddaf y Gynghorfa Ddeddf-wneutburol, Eisteddiad o 
gynnrychiolwyr a gyfarfuasant yn y ddinas hon ar y 17 0 g dydd 
o hawrth diweddaf, ac a derfynaBant eu gwaith ar y 27ain or un 
mis; gan mewn cymanfa wiadwriaethol o ddeg dìwrnod, ffurfio 
ffurf-lywodraeth, ethol cynnrychiolwyr, a mabwysiadn cofen 
(memorial) at y Senedd, gan wneuthur cais am dderbyniad i’r 
Undeb fel Talaeth benaduriawl. Eu gweithrediadau, yn ganlynol 
a ymostyngwyd i’r bobl, a ddaliwyd i fynu yn unfrvdawl. 

Dysgwn, trwy hyfforddiadau diweddar oddiwrtb ein cynnrych- 
loluyr yn Washington, mai mewn canlyniad i’r gwrthwynebiad 
rbyfeddoi fawr a’r rhagfarn yn ein erbyn fel pobl, ni ddarfu 
*. ystyried yn ddoethineb i gyflwyno ein cais, er hynv nt 
ct latwyddim ibai nagyn ein Furff-lywodraeth, na’n gallu i ddal 

yny a gwetni Talaeth Lywodraeth. Ymddengys fod y gwrth- 

crefS- 711 y ° 6i 6rbyn hytrachyn gyfrifffydd 

f ordinhadau Eglwysig, fel er eu bod yn bwnc 
J., 1 . ;b ? n 1 1 8ene dd i swydd-ymgeisio. Pa lwybr a gymmerir 
J . ’ y° an ^.vbodu8, oanys nid yw ein cofeb etto wedi cael 
heihín ^ an e *° cyubyrfiadau yr etboiiad llywyddiaethol 

gweithr^ beit,T a/ gali °°y ne g ia< Jau mwy ffafriol, ër cysgodi 
chvfi!v5 / yd Ä a ? onest ar ei thoilyngdod, warantu ei 
íderhvniaS •> t? j®w ir £T blbau Lyn, a liawiiau ein caîs am 
anrh/esa ’ T Undeb fel Talaeth 1 g aei swydd-ymgeisio yn dêg ac 
nid '!!! ddU * aT , b ° b Pwynt c y freitil lon i gael ei ddwyn allan, 
iannus 8enym ddlm atumheuaeth am ei der/yniad Uwydd- 

«aímt'L?, yn fwy diofal gy áa g° ln 'g ar y pwno hwn yn grefyddol 
SL „ 8yDWyr g a]ada 'naethol, canys, pa un ai ydym y» 
iIvwo,ira ,g rh meWn v 8efyllfa P 1IÌ0 g aetil °l ne u Dalaetboì, mae ein 
grdwyhoit _ yn rbwym 0 ein hamddiffyn yn ein iawnderau a 
ffurf-Ìt/s n6U u drawa ' farchogaeth amlwg warantyddiaethaa 
dîri Bohai°- raelb ’ nid oea dynsawd deallgar vn dal mew* 
* wn >.y r unde;b hwnw ag sydd yo oriawl yn cael *(t 


148 


ÜDGOBN SEION. 


beryglu gan sel wallgofus çwerin-lywodraeth camarweitiicl 
ac anmhwyllog, y rhai a fathrant y poiriant nef.ysbrydoledig 
hwnw, y Ffurf-lywodraetb, i’r Uwch, heb harchu na chymmer- 
odd eu tadau, nac etifeddiaeth eu plant. 

Nid ein dyben yn yr Epistol bwu yw dadlu pynciau gwiad- 
wriaetbol, ond nis gallwn ymatal rhag jn gyfiawn a didwyll 
aralw ei allu Ef yr hwn sydd yn eistedd yn orseddawl yn y 
nefoedd, i ganfod y rhai hyny ag sydd yn terfysgu cynghorion 
ein eenedl, ac yn prysuro dinystr y cynghrair mawr hwn o eìddo 
y Talaethau penaduriawl, ac i groesi eu bwriadau drygionus ac 
anfad, i rwystro eu drygioni, a pheri ereill i gyfodi yn eu lley 
rhaia reolant mewu cyf'iawnder achadw ein terfysglyd oud aunyl 
wlad rbag ei dystryw cyfagos. 

Yn Ngbynnadledd Èbrill, galwyd dri chant a degadeugaiu 
o Henuriaid i fvned ar ganadiaethau, yr oll o ba rai gyda phar- 
odrwydd atebasant ao a ymadawsant i eu hamrywiol feusydd 
llafyr y Gynadledd a fendithiwyd gydag hyfforddiadau cyfoeth- 
og, amserol addyddorol, ac ymddangosai fod ysbryd da cyffredmol 
yn treiddiaw pob mynwes. Yr oedd yn niferog, a’r brodyr 
oeddynt yn Uawenhau yn undeb y ffydd Banteiddiaf, mewn mawl, 
diolebgarwch ac addoliad i ein Tad a’n Duw. 

Cyn y cynhauaf profwyd llawer o angen gan bentyrau y 
bobl, gan eisiau lluniaeth, eitbr yr haelioni cymmeradwyol a 
ymarferwyd gan y rhai hyny a fuont yn ddigon ffyniannusi 
teddu cynnoathwy, a gallu yr Esgohion yn nghryfnad gerwin 
drefnidaetb, a dosparthiad i’rangenus, a rwystrodd unrhyw swm 
mawr o ddyoddef. Hyderwnjyr amlygir vr un tueddiad haclionus 
bob amser, yn rhaniad hyd y nod gynnorthwy prin â’r gwirion- 
eddol angbennog, a arferwyd roor gyffredinol yu mblith y bobl 
y tymmor a aeth beibio. Etto, oyfrifwn vn well i bawb yinarfer 
y diwydrwydd hwnw, trefnidedd ac ufydd-dod a gymhellir moi 
fynych arnynt, fel na fyddo i fendithion y Nefgael eu cadw vu 
°1, fel y gallo yr elfenau a llafurwaith yr amaethydd gael eu 
beudithio gan yr Arglwydd, ac i’r ddaear ddwyn allan yn ci 
ntiertb, y grawn arffrwythan cvfoethog o honi er cynnaliaeth 
dyn. 


Fr y rhai hyn, a llawer o ansoddan da ereill ag syùd jn 
nocweddu y bobl ohyd, etto yr ydym yn cael tueddiad rby gjjj" 
h in i rwgnach, chwilio bai ac achwyn ar oruchwyliaethaa OU* 
ddoeth Ragluniaeth; tueddiad o glaiarwch dibris ì’w gynghorion 
a ch yagadrwydd diflas ag sydd yn sio y bobl i sicrwydd 
’**“ * y r ho11 0 ba rai a roddanty fantais i Satan, i ni gofio ein 
bod yn bvw mewn byd o bechod, truenu a blinder, ac fod g el . vn 
pob eyfiawnder bob amser yn heinif i ddínystrio y Saint, a jt 
harwaÌB hwynt i brofedigaeth, tywyllwch, })echod a tbroseddiad. 

brodyr, yr ydym yn eich anog i deffrôi o’ch cysgadrwjdd, » 
gosod am danoch arfogacth cvfiawnder EfeDgyl J r Iesu ’ * 
?, ddl î J 8 wrth wynebwr y gaílu Satan a’n gyrru bwyntP 
icll pddmrthjcb; a dal cyfeillach a cbymdeithias ach D u 


UDGOHN SEÍON. 


349 


sl y byddo i allu y Gorucbaf orphwys i lawr arnoch chwi, 
ilosgi yn eich monwesau, yn eich teuluoedd, yn eich cymmyd- 
ogaetbau, dinasoedd, gwledydd a lle bynag y mae Saint y 
Goruchaf Ddnw ; fel y byddo i ddychryn ddol y rhagrithwyr yn 
Seion a thân yr Hollalluog i ddifa y drygionns ar annuwiol ô’v 
holl ddaear. Fel hyn. tra y mae digofaint yr Arglwydd yD 
myned dros y cenedloedd, ac i ninau hefy'd dderbyn cyfrau o’r 
cerydd, bydded i nifod yn ddoeth a derbyn yu briodol ỳ cerydd, 
megis yn dyfod o law Tad caruaidd yr hwn sydd yn ceisio'lles 
penaf ei blant. Bydded i ni rhagllaw werthfawrogi yn fwy 
cyflawn oin bendithion, ac yn yr awrhon, pan y mae cynhauaf 
fcelaethlawn drachefn wedi coroni ein llafur, i fod yn ddoeth ac 
i ymarfer trefnidedd raewn defnyddio a chadw ein llafur fe! na 
byddoi wastraf a dosparthiad annoeth o hono i nodweddu ein 
gweithredoedd. 


3 r ydym yn ddedwydd o fod vn allnog i ddvwedyd fod yr 
Indiaid yu heddychol yn ein boil sefydliadau. Ỳr vdym wedi 
helaeth brofi fod dyddordeb cyfeiilgnr yn en daioni, aìlywodraeth 
feddychol yn llawer mwy Ilwyddianus mewn diogclu eû teimlad- 
au da, adwyn yn mlaen a chndw heddwch, ao vn raddol eu 
harwam 1 1 ddealldwriaoth o’r Ilos ag sydd yn deilliaw o fodolaeth 
wareiddiedtg. Gwrthdaflu eu geiriau a’u gweithr#oedd digofus, 
au lladd am bob tramgwydd gwael, fel y llwybr arferol a ddilyn- 
jrtuag atynt gan y dynion gwynion, yw yrnddarostwng i ‘ ei; 
harferron creuhwn a barbaraidd, gan gydgyfnewid fel hvn eu 
gWtthwduedd drwg. Ni wna y fath lwybr i.yth beri îddvut 
wertürawrogi bendithron cymdeitbas wareiddiedig, na’u daylnwadu 

hefhìn vnH 7’ aD . t ’ eUhr ’ megìS ag raae P° b ymbrawfaaeth 
heibu. yn brofi, a u gyr hwynt i eitlrafedd gwrthw V neboi, ac V n 

jchwaneg at y r eiddynt,i b eri iddynt dderbyn y drygau, tteb 
m reddau gwareiddiad. Am hyny, bydded i ni, vn' ein holl 

amgyffrecMo T I ardda,îgos dealldwriaelh' rhagorach, 

d'Li u llelaeth0ch 0 tawn, hiroddef ac anrbvdedd. 
vw wablt g í Vfiawn ,’ brod - vr ’ 7® eich h °H ymwneyd a hwy; nid 

peidiwîh hTth L 3 , 1Wy a br a ddii - Vmmt bw 7 tua g ettoch' chwi, 
fvniaddi ' a< delu drwg ond bob atnser arddangos pender- 

ac enniU > ef 8 S e 1 rcbSu yn acheisi ° e8 g usodi e “ h ymddygiad 

eu tueddf hwfnf y ° diianwadal a raid, mewn amserpriodol, 
erferion lhvvbr hl ^ t"'" 8 - °’ U banwar g rc »londeb, diöaith 

ddoethÌDeba’n^ h 7T yd d, Jg ,onus . 1 h J’fforddiadau rbagorach 
Mae eisiots U a- y 'i 8 . dd uwch Jn n g hloria n dynol fodolaetb. 
«efnogiyn ein h a Ü le í ait ? yny cjfeuiad hwn > digonol i ein 
■edig nidLrit h >'. mdre . ch,adau r ’ẁ d wyn hwynti fywyd gwaraidd- 
gwareiddio • rhlíH^, J Wyd . Cn ‘ >tlano g a idd. Mae yn rliaid eu 
adeiladu tai’ a <, eU „, dvsgu 1 ared 'g, hau, planu. cynhauafu, 
Waith ac augaeau i rha >d eu dysgu mewn peirian- 

helaetb i dderh™ ^ ’v. yna daw eu medd >'> ia u yn ddigon 
yn goleuni Efengyl, a'r egwyddorion perthynol 


L 


I ô<? 


UDGOEN SEÎON. 


p n ® u Wac&awdwTÌaeth, a’u dyrchafiad yn nheyrnas etí- 

» Jí 0â€ u’ f ? dyr ’ J mai g ffedd iHion Israel ydynt, ac er y gallant 
STÌ7 g b . arhau . dros an)8er 1 dreulio ymaith a suddo ddyíuach 
ddyínach 1 eigionau pechod, trueni a gwae, mai iddynthwy y 
perthyn yr addewidmn a wnaed i Abraham ffyddlon, a hwy a 
gyflawmr. Byddwcn ddiwyd, gan hyny, i wneud daioni iddynt, 
elch ho11 gydgyfeillach a hwy eu dwyn yn ol i 
wybodaeth o r Arglwydd Dduw eu tadau. Cadwcli eich hun- 
ain oadiwrth eu diffaiih greulonder; byth na ddarostyngwch 
, L „ ,llnaln 1 w hannel hwy, eithr bobamser ceisiwch cu dyr- 
niwyidefnydd^icd' 36 *^ ddeaii ^ ar uwch > purach, ac, yn ganlynol, 

, ^ n ein cydgyfeillach a’r byd, cawn fod genym fwy i’wwneud 
, , * j j’ a ' r c yfry w ag sydd mewn sefyllfa isel, agallem 
ywedyd, o barch bydol iselach na’r rhai hyny o unrhyw 
i u araii ' B ydd i hyn yn unig weinyddu un arall o’r 
y tiolaethau cedyrp hyny o eiddo yr Arglwydd lesu ar ran 
, r,al hy» ei bobl. Yn wir, “y mae y tlodion gennych 
f £} . ° 00 a ™ser,” ac y mae yn gweddu i ni eu dysgu hwy pa 
o d i íyw pa fodd i gyfuno yr elfenau, fel y gallont hwy hefyd 
rwy eu hya^gniadau eu liunain i dynu cyrnmorth o ystordy 
awr natur, yr hwn sydd yu helaeth i bawb. Ie, eu dysgu. 
"ynt ì íyw, a gosod eu liunain, trwy eieh dealltwriaeth a’ch 
aredigrwydd, mewn sefylífa i ennill neu mewn rhyw ddull 
anmoladwy gyrhaedd bywioliaeth trwy eu hymdrechiadau eu 
unain. Cyfrif a threfnu drostynt, a’u cefnogi hwynt trny 
rweiniad yn mlaen ac arddangosiad gwrthrychau rhag blaen. 

nom t ei V Wn s ^ iw e8 g° hion a’u cynuorthwywyr, yn fwya? 

niauol at y pwnc hwn, gan ei fod yn disgyn arnynt hwy i 
weini mewn pethau tymmorol. Yn Israel fel yn y byd y mae 
awer o lywodraethwyr, ond yehydig gyda theimlad tadau at 

y o i. Byddwch dadau i’r bobl.chwi esgobion, ac arweiniwch- 
v'UnK ndaen > S am w rth gam, hyd onid elont yn gryflon yn 
f .. y Doaae tri o bethau, yn dymmorol acyn ysbrydol, perthynoi 

i ceyrnas ein Duw. 

înwn" n S j dd í°, hi hriod °I ; y maent eisioes wedi dyfod yr fawr 
A ’ - vda Ph°b elfenan am lwyddiant a chyflym ddyrchaflad. 
vn ?, n biacn gytifiuniau cenedloedd y byd ; yr ydym 

vmw„v,,°,i ," , y dd ’ ant , en balchder, a’u tralia ; gwnaed ni yn 
am pn tw ° gai u ac °’ u gormes, ac yr ydym yn gwybod 
yr ydvm vn Lin g v, ef îì'f aCth ,’ halogedig, a’u rhagrith i 

careii D adnah y ddua a u trefniadau o dlottai. tlawd-ffermydd 
a u dîraddlad rydd gwall 2° f - dai > a chlaf-dai, ac a’u truem' 

P K n l Wr 0 bob l°gaetfi a deflr ar ffrwst yn 

ddilyn V „:^T edL llwytb ' tafodiaith > a phob), bydded i nt' 
«1<I a . bwuw a '-’ sydd yn eynnwys llwyddiant, mawr- 

g óOtnant, a gwrthod gyda dirrnyg y llwybr ag sydd y® 


0DGOHN 8BMÔN. 


131 1 


dẅyn allan y canlyniadau anffodus uchod. Gan ochelyd y 
llwybr as sydd yn malu wyneb y tlawd i ddyrchafu y cyf- 
oethog' Bydded i ni gyfranu caredigrwydd nid ŷn gymaint fel 
iborthi y newynog, a dilladu y noeth, ag i beri iddynt borthi 
a dilladu eu ; hunain, ac arwain y bobl i ymarfer rhinwedd, a 
rhodio yn llwybrau cywirdeb a gwirionedd, nid yn gymaint 
trwy ofa cospedigaeth, carcharau, a chosp-marwolaethau, ag i 
blannu yn eu monwesau gariad arosol a byth-gynnyddol dros 
yr egwyddorion pur hyny ag sydd yn tueddi i anrhydedd, 
llwyddiant, iachawdwriaeth, a dyrchaíìad yn y bywyd liwn, 
a’r hyn a’u dillâda hwynt a chyfoeth tragywyddoldeb yn y 
bywyd i ddyfod. 

Adeiladu ysgoldai yn lle carchardai, a gwneud ein crefydd 
yn effeithiol mewn esgusodiad o’r defnyddiad o lysoedd a 
rheithwyr, carcharorion, a charcharau ; na chaffer " dim cyf- 
reithyr, oherwydd nad oes dim ymgyfreithiad ; dim meddygon 
oheiwydd nad oes dim cleifion ; dim clafdai neu wa'lgofdai, 
oherwydd nad oes dim eiddilod. Dylai Saint y Gorucbaf 
Dduw gynnal eu hunain trwy eu diwydrwydd, trefDÌdedd, a 
sobrwydd ; en hiechyd trwy eu rhinwedd, callineb, sobrwydd, 
ffydd, a chyfárchwyliadau o’r ordinhadan santaidd ; eu mhoesau 
trwy y cariad maent yn ei ddwyn tuag at eu Duw a’u crefydd 
santaidd. Dylent fod yn unol fel y gallont gael gallu, a 
mwynhau y bendithion o heddweh a llonyddwch gartref ac 
oddicartref. 

Er yr ymdrechiadau a wnaethpwyd i weithio haiarn, ac i 
s * w ff r .°’ r betysen (beet), hyd etto nid oes dim effeithiau 
buddiol wedi eu gwireddu ; etto disgwyliwn barhau ein hym- 
drechiadau hyd oni chyflawn gwblheir y gwrthrychau hyn. 
Credir y symudir pob rhwystf ag sydd yn y ffordd o wneud 
haiarn, pan y gall ager gael ei ddẅyn i ddiwalliad lle o’r grym 
dwir ag sydd yn aml • yn methu mewn amser anghen. Mae 
genym beiriant yraa yn awr ag sydd ofaentioli digonol i ddi- 
wallu y grym gofynol ; os gwna y Cwmpeini ddefnydd o hwn, 
trwy ei gynnorthwy gobeithiwn gael ein cyflawn ddiwallu a’r 
erthygl anhebgorol ddefnyddiol hwnw, haiarn. 

Yr ydym wedi bod yn oedi gŵneuthur siwgr yn benaf trwy 
y methiant o gnwd v betysen am y ddau dymmor ddiweddaf, y 
oiliogod y rhedyn a ddinystriasant yr had y flwyddyu ddiweddaf . 
>r tath radd fel nas gallesid codi had digonol at'hauady 
wydayn. Hyderwn, trwy féndith yr Arglwydcf, na fydd dim 
ethiant drachefn i droi yn ol ein dymuniadau, ac y cawn focl 
7 ì-j 11 a 'l u og i ddiwallu o’r betysen siwgr digonol er 
Ia “ ca rtrefol ; yr ydym yn frwdfrydig fod i hyn gael ei 
eud, ac y mae ein brwnad i barhau ein llafurwaith yn yr 
turiaeth hon hyd oni chyflawnir hyn yn gyfangwbl. 
v n^ rniau cyramedrol o ledr sydd yn cael ei weithìo yn y 
hon, er nid hollol ddigonol i ddiwallu angenion y. ' 
0| 'i . gellir dy wedyd yr un peth mewu perthynas i law- weith-»' 


V 


152 


ÜEGOHN SEIOH. 


iad llawer o erthyglau eraill, fel agyw hetiau,jeö«s, gwìan-llíc, 
f j- J ne - n ’i 8 wr tì)banau, shawls, &c. ; ond yr ydym yn beunaf vb 
dditfygiol rnewn diwallu eiu hunain a nwyddauTotam í 
ac yr ydym yn esgeulus liollol mewn codi cotwm a llin. 

noh y un y ov a ? tl ! a aa in ^ irio S aeth sefydliadau cyfaddas er codi 
p un ornwyddau hyn mewn helaethrwydd mawr, a’ntaer 
ddymumad yw, fod i’r rhai hyny ag sydd yn «nneftiẁ 

natfnedîfJ !, hyny ««dwy 1 » h y h oni fyddoein march- 

nadoedd yn cael eu cyflawn ddiwallu i hyny. Ilefyd codir 

Ìw S aS n 7,Y arch ’, gwneud ẃaffau, cordea, ac edau, a tliynu 
£ le T,° r had ln j chotwm - ac o’r afange-ffaen (castor oilbm). 
^ ddedl 61 - n br0dy , r ag sydd a “oddion ganddynt, ddwyn yn 
■ wûîfí • ein . anwait h cotwm a gwlan, iel y gallom fod yn alluog 
110 e1 ^ nw yddau ein hunain, ac hefyd ddwyn y pigion 
goreu o geffylau, da, a defaid. 

'it ,T rteÌth l er , ^ ddraenen, osayc , oranye , a mesìcete , at argaeau, 
y cottonwood a r locust, er addurn, ac, mewn sefydliarìau eyfleus, 
!_ îf preniau a ehoed y rhai a wnant yn gyflym, a’r mor- 
yJL ( m t beTT ?J' at 8 ' dan ' Ôyger a gwrteithier yn mlaen 
i a ) o ffrwyt h a.u, a hadau, ac iinpiau eraili ; planercoed, 
uvTríi 7 d ‘ en ( shrubbe ry). gwinwydd, &c., er addurn a def- 
rrT,,.-., a ■’ gwrteitlne r y rhywogaethau goreu, yn cynnwys 
r c; r m ÌT 11 ’ ■ ^ 3 w y dd C eu rrants), eur ddrain (gooseberries), syfi 

(strawbemes) ac amrywiol fathau o laswellt, glas liw vr 
vn Lw lg í >) ’- y wreiddrudd (madder), a phob peth ag sydd 
3 t du ì lorn a boddio y galon, hyfrydu y llygad, a gwneud 

ynllawenasiriolartrefoeddySaint. 

r.i_ ” ngh y m m y dogae tli Log Vegar y mae gwythien o fw’n 
f wr vr f e ae . tfl . a c ^yfoethog iawn wedi ei dwyn i’r goleu, aeyn 
aTitnrîo^f 6 ! ei & weit hio yn llwyddianus gan ein dinasyddion 
iob A barnu oddiwrtii y darluniad, y mae y wythien 
fflndri;,. e Ì ae ' h 0 b wm a gaíw yd erioed ; siamplau o’r gyfran a 
O’r ff 6r C u toddi . a roddant helaethrwydd y cant, o blwrn. 
ddiwoiiü'T'ui e PP' hog bon nyni yn fnan a gawn ein belaetli 
vddinn r,n, b Wm ,’ ac yr y d y ,n yn ewyllysio i ein liaw-weith- 
thvvi ail h ,,,r U ,P! wm > i llenilerri, plwm gwyn a choch, ac erth- 
eu hunain ny< dl ° erai11 a w 'oeir o’r metel hwnw, i ddarparu 
erthvcrl „, > 10 f , a , n agy b y ddo wneuthuradwy, i gyffownipob 
BvÄ V fat V iyn allan °’ n ha dnoddau ein hunain, 
nèu trw„ r ., c y lr y w gyhoeddi eu hunain i ni yn bersonol 
mewn niwJ, yt Î! yr ’ y rhâi ag ydynt yn gynnefin a gweithio 

yn gynTfin afdind- rn ’ gI °’ n ° U dylIu am h y x, y 5 y rhai flg sydd 
wneSew î - nen / eithi0 cottwm, llin, a cliy warch, ueu 

ein lìafurwai h 1°T’ C Ur ’ 8 , Wydr ’ &c ” fel V gaIlom ddosbarthu 
hyny a" svdd v’„ a < !' vyi ? allan °’ r elfenau cynhenid y pethau 
D^dwn , y +1 ° yd roddi er ilcsiant dyn. 
eich llafur ' lth em celfyddydwyr, gwttìiwch yn mlaen yn 
ft’ch nwyddau a. d< ,ga 0n T ch -’ I )arheweh x ddiwallu y cyfnndeb 
y a gwccuthuriadau, a lledr, botasau, csgi'iiau. 


ÜDGORN SÜÎOR. 


1.53 


lietiau, capiau, dwrwìorchau, gwisgiadau, sebon, canwyllau, 
glud, esgìd-hoel breniau, saleratus, alym, halen y graig, (salt- 
petre). pyg, tar, turpant, olew, dodrefn, a llafur arhed beirian- 
waitli, Bydded i’r amaethwyr gefnogi y ceìfeddydwyr gyda’u 
ììhawdd penaf, a bydded i bob un ddwyn yn mlaen eu Ues eu 
hunain a’u brodyr. 

Dadau, dysgwch eich plant i ymarferu diwydrwydd, dysg- 
wch eich meibion amaethyddiaeth, neu ryw grefft gelfyddydol 
ddefnyddiol. 

Famau yn Israel, yr ydych chwi hefyd yn cael galw arnoch 
i ddwyn i fyny eieh merched i ddilyn rhy w alwad ddefnyddiol 
er cynnaliaeth, fel pau ddelont yn wragedd Henuriaid Israel, y 
rhai yn fynych a eiwir ar genadiaeth, oeu i gyssegru eu liamser 
a’u sylw at bethau y deyrnas, y gallont fod yn alluog i gyn- 
nal eu hunain a’u hìliogaeth. Dysger hwynt i wnio, nyddu. a 
gweu ; i wrteithio llysiau. yngysta! a biodau ; i wneud sebou 
yn ogystal a thorthau a chyffeithfwydydd ; i nyddu, lliwio, 
gwcu, a chlymmu, yn ogystal a gweithio brwyd- waith (embroi- 
dery) ; i odro, gwneuthur ymenyn a chaws, a gweithio yn y 
gegin yn ogystal ag yn y parlwr, Fel hyn bydd i chwi a’cli 
merched i ddangos eich hunain yn gymineradwy, a phrofi yn 
gyd-gynnorthwywyr yn mhob gweithred, nid yn unig yn y 
perthynasau teuluaidd, ond hefyd mewn adeiladu i fyny y 
deyrnas. 

Cyfrifol iawn ydoedd yr arddangosiad o ryw gynnyjchion yn 
I’f'air Flynyddol y Dalaeth, yr hyn a ddaetli yn mlaen ar y laf, 
yr 2il, a’r 3ydd o Hydref, eilhr hyderwn y bydd yn rhagori yn 
uiliell flwyddvn arall. Mae yn cefnogi cyd ymgais canmoiad- 
wy,ae yn cyffroi cyd-ymgais am y daioni cyfFredin. 

Dyledus i annhrefrnant y llytbyr gerbyd dwyreiniol, bydd i 
ein goruchwylwyr a’n gohebwyr ad-ysgrifenu eu llythyrau 
(ìrwy ffordd San Pedro, Califtornia, bob gauaf'. Ac yr ydym yn 
rhagrybnddio un ac oll mai, oddieithr iddynt weini yn bersonol 
i gerbydiad eu flythyrau a’u hysgrif-brofion, yr adysgrifau, fel 
: *g yr oedd yr achos yn y tymmor diweddaf, er eglur gyfar- 
wyddo, ni Iwybreiddir fel yr orehwyd. Ehoddasom yr un 
liyfforddiadau i ein goruchwylwyr dwyreiniol y íiwyddyn ddiw- 
eddaf, a hwy a gydsyniasant a liyny, mor bell ag i gerbydu ad- 
ysgrifau gyda’r cyfeitiad priodol, eithr y gwreiddiolion a’r 
adysgnfau a ddaetbant yn yr un cerbydau yn y gwanwyn, gan 
orofi fod rhyw gydwaid liythyrdai mor ddibris gyda golwg ar 
ẃld ' t'if 11 d >' ledsw y ddau > a 8 ydyw rhai cerbyd -ammodwyr a’r 

Nisgaliwn gau yr Epistol hwn, heb gyd-lawenycbu ein 
nnnain, a’r Saint, prcswylwyr y Diriogaeth helaeth wasgaredig 
non, ag iechyd cyffredinol y bobl, y llwyddiant ag sydd yn 
uilyn ein hymdreehiadau, y llonyddwch a heddwch yn mliob 
leynorfodol. Dim coífadwriaeth o drosedd yn adfywiollys 


?6í' 


B'DGORN SEîON 


wdi^eu Jwn^^'faDghyíaríed^^JfJ^^jj dedfrydau líýsoe^d : 
nac etto fod tramgwydd-wyr diwrfrTo^ dd, u' n Ì ao anobait! > ; ! 
faeth n ifvdd P h dÌg ’ gofyn ^ortîwy PwfìgÍy wlfíf 

ni trwy daenu o fíaenard «77 R t? Iun ' aeth ? n wir > einffafró 
eilun-eyfaredd o dl '. vt hyligais y byd,vt 

oddiwrth y dyffffnoedd Lorfnd t* ° 0 , lu . doedd flaearo1 7° mhel! 
cedyrn rhyngddynt— er ^ hyn ’ a S°sod terfynau 

hoddoi o’r ddaearteimLn f ^ , 0 i ,0n r y »' fran lw 7 a f » 
awr, a gallu y byd hwn d( edwydd f° d profedigaethau yt 
geiswyr i dderbyn nrali o^-fî" 06 '^ 10 eu heiddunwyr a’u har- 
cymhel’iad i (idychwelv'd Ln a R i ° e ® tslthlwr yn 
iadau heddychawl hvn y ’lîon ^ 16 , 1 ni , fw ynhau ynyrencil- 
wrth y drygionus Úv y > Ion > rdd ' vc h a r rhyddyd hwnw oddi- 
ddifrifol efgeisio, an “uwiol, yr liyn a ddarfu i nimot 

pliX, 7 rhàtoiL fuían gymmeriadau yn cael ea hnnainyn ein 
Iwyddiant a°dy^elèirdeb JnLJr^ f m ,. unrhyw radd bwysigó 

yn fuan a’n dilwwho ■ yn awr 3 ehydig yn mhellaeh yn mlaen 
o’u presenoldeb” diffjîtff 1 n l ysoedd a ’ n dydd-lyfrtreseddiadawl 
erioed o’r blaeu eael n„ è o dlroesawU8 : Ni ddarfu i’r Saint 

oddiwrth yr vshrvrlin c y fleu mor ffafriol i lanhau y ddiadell 
Satan, y rhai svdd ü, l ia , ner ' calon °g a gwrthgilìadol ag eppil 
Un neu ddau nL,/” dl yn ar ein ol ni - vn u nig i ddinystrio. 
ffordd allan can trJfí moi !, au ’ Ä lnv - v a ddechreuant deirnlo eu 

hwy. Eu clfwamaí 7 T yw hwn ddiln yu lle ild .''' !t 
fuan awneirynanílwJ y , gredl *' hwriadau a gweithredoedd yn 
ydynt yn rhyy-chydig ’ F cymhelll0u 1 ar08 gyda phobi gyfiawn 

fwriwyd u n „ CaSí< ì U ’. yn debyg *’* rhwyd L a 

yr ydym hefvd vn / iaith, a phobl obob raath, 

y Uawr dyrnu'hâf U n!!Í U ° aIla ‘' fel gwyntyihad gwenith ar 
oddiwrth allu , ym . a ff ei81as °m heddwch a rhyddid 

fesurol wedi ei gael ef drygl0DUS a dl ohe)lgar, ac yr ydym yn 

> nghalon* o'bM 1 ?° Sod allan ein llaw i gasgln allan yr 
. 6 ■ «‘uuoomhj cenedloedd an 


yn nghalonobüthf ,, ,? in llaw i gasgln aiian yr 
ein dyben. y r v -<] cenedlocdd ’ ae y r ydym yn cyflym gyfl 

trefl a phentrefii "v 7 y °. anturi ° i adeiladu fyny ddinas 
tsc _ . lreu * i r goruchai Tfdnw t,,,» „ m „< 


trefl a phentrefii yn , antllri ° i adeiladu fyny ddinaso 
r ' < ’ dvs ( rwvi í 0ruchal Dduw, pur a eantaidd yn ei c 
tnusf ^ ’ trWy ei fly^northwy a’i fendith Ef, i foc 

J . 


Uf, ac yn uysg 

«Iwyddiannus. 

ac yn ystyríwlLM 11 cdl 7, ch ar f y ne diad yn mlaen Uuoedd ] 

gweithredoedd da dàtamT cytìyTn mewn ff y dd ’ g wyboí! 

iadol yn wastadnl- ’ ylanwad > gallu, a’u nhiteroedd ymg 
Ei ddaioni, sef Efè^fwf ym y ? teiml ° diolch i’r Arglwydc 
a berodd i olennî , , wn a dd ygodd allan iachawdwriaet 

tfeimloyn ddiofchÌt tyay ar y ddaear - Yr ydyn 
7 üdloJc hgar am em bod wedi ein cenadu i fyw ; 


ÜDGOBH 8EîOKV 


15 & 

«ydd a’r genedlaeth yma, yn yr hon y gwelodd y Jehofah, 
Mawryn addas i ail-sefydlu ei awdurdod ar y ddaear, ac i aii 
gyflwyno yr Offeiriadaeth santaidd a thragywydd ar blaní 
dynion, 

Yr ydym yn teimlo yn ddiolchgar ein bod yn caeì y framt o 
ardystio camreu uchel wyeh yr Hollalluog yn mysg y cenedl- 
oedd, a mynediadau allan ei air gyda gailu, y cyflawniad o’r 
gciriau a roddwyd gan ysbrydoliaeth yn yr amseroedd gynt a’r 
cyflawniad o’r geiriau a roddwyd trwy yr Oraclau bywiol yn 
ein plith-; ei fod Ef wedi llefaru o’r nefoedd ; fod cenadon, . 

angylion, a negeswyr o’i orsedd-fainc Ef wedi torri y dystaw- 

rwydd a gyfryngodd er cenadiaeth a goruchwyliaeth unig 
anedig Fab Duw, Iesu o Nazareth, ac ail agoriad cyflafaredd- 
iad â’i blant ar hon et ddaear, wedi corfl'ori drachefn ei Eglwys 
a’i Deyrnas a’i chynnysgaethu hi' gyda’r holl- awdurdodau, 
ordinhadau, Doniau, sacramentau, bendirhion, rhagottreintiau, 
gallu a gogoniant pertiiynol i hyny. 

Yrydym yn Uawenhau nid yw y geiriau a aethant alìan' 
oddiwrth yr hen Brophwydi, ac oddiwrth Iesu, J oseph, a’r 
Apostolion, yn dychwelyd yn wag, nac ycnwaith fel seiniad 
efydd neu symbalau tincianawl ; canys wele, Arglwydd y 
lluoedd, trwy flfyddlondeb, ymegniad a dyfalbara Ei weision, 
yn flyddlon a rybyddiodd ac sydd yn rhybyddio y bobl, mewn 
ysbryd Uariedd-dra a gostyngeiddrwydd y cyhoeddasant yr 
efengyl iddynt, oherwydd pa ham eu dillad sydd lân oddiwrth 
eu gwaed, ac y maent wedi eu gadaei yn ddiesgus ger bron yr ; 
Arglwydd, i fedu gwobr ea hanwiredd, i broft y cystuddiau 
sydd ar led yn y ddaear, i deiinlo y digofaint y gwywdra,*yr 
ing chwerw yr hyn ffydd i gyfiawnder Creawdwr cyflawn lid- 
ennynol a thramgwyddedig ei dy wallt alìari arnynt. 

llwy a osodant yn ddim eiriau Ei weision, gwatwarasant ac 
a’u daliasant hwy mewn dirmyg ; a fathrasant y plannygyn 
ietiaugc a thyner yr hwn a blanodd yr Arglwydd Hollalluog, 
a gwnaethant ddiystyrwch i eiriau bywyd ac iachawdwriaeth 
y rhai a berodd Efe ar iddynt i gael eu cyhoeddu yn eu 
clustiau. Hwyntiiwy yn waradwyddus a laddasant Ei 
Brophwydi ac ddifodasant ymaith Ei bobl, Ei Saint tfyddlon 
gwaed y rhai sydd yn llefain atto o’r ddaear am ddialiodd. 

Yn hir ragrithiol weddiau, gwefys-wasanaeth, duwioldeh ■ 
ffugiol ac addoliad eilun-addolgar, a ddaeth ffeidd-dra ger ei 
fron Ef ; oherwydd pa ham Efe a ychwanega ddwyn arnynt 
y barnedigaethau y rhai a ragddywedyd gan Ei weision y 
I rophwydi, a mawr fydd yr anghyfanedd dra o hono. Eu 
cenedloedd mawrion a chedyrn, ymerodraethauatheyrnasoedd, 
gyda’u balchder rhwysg a’u gallu, a dryllir ac a chwifriwir yn 
Üír<r naU ao a ddeuaut i ddim. Eu dinasoedd a ddeuant yn 
uaiffaethwch wylofus.yn le unig, lle y ceir y olaidd a’r fultwr.ae" 
Di cheir un dyn yn drigianydd ynddynt. Ie, yn ddiau. Efe 

a S“a y ddeaear o’r drygionus ac o’r rhai hyny ag sydd yp- 


156 


CDGOIÎN SEION. 


gwneuthur ffeidd-dra yn ei ohvg Ef, felly teyrnasoedd y bv«î 
hw-n a ddeuant yn deyrnasoedd ein Harglwydd ni a’i Grist Ef 

y *■“ « •* d(| j " i »< 1 « 

briodas a cliael eu larnpau wedi eu diwallu yndda a/olew 
wedi eu trwsio ac yn llosgi ; bydded i bob peth gaet ei wneùd 
yn barod er derbymad ern Iachawdwr a’n Gwaredwr, sef ein 
Harglwydd y Cnst. Bydded yr holl Saint trwy yr’hoîl fyd 
fyw eu crefydd, íel y gaüont fod yn deilwng i fwynhau ei 

£ddÄÎ% Cha 861 ymddyddan a " an gẃt ein Duw 
byddyd iddynt wregysu eu lwynau a chamru yn mlaen vn 

ngallu a nerth Duw Elias i ymladd vn yr achos mawr hwn 
ac ymarfogi ag oll-arfogaeth y Nef Oruchel, sef Ùrfoáäeth 
lacliawdwriaeth a tielm cyfiawnder, a myned allan gan orch- 

celed^ liwyfh y t gU n h ' Vd , OI u fyddo ‘’ r efengyl » aeI ei seihioibob 

Isríl e i dÍiw i ’ùî P101 ’V p , ur 0 S a! ° n , hariaidd y ddaear, 
israu e.n üw , i gael eu casglu allan oddiwrth cenedloedd v 

Ä",”,t‘,VT i e * lfedd “ “ *"»" o<Ianc„g“/d 

hwn » Ll y Jd UU hunam ’ a c *>' s o 11 ganddo Ef gogoniant yr 
y n U s or P hw > s ar ei Deuli fel ewmwl y dydd acholofn o dân 


DinasLt. H. F.,Rhag. 10, 1856. 


BRIGH.4M YOUNG, 
HEBER C. EIMBALI,, 


[Cyf. Dewi Elfed. 

EDIFEIRWCH YN MYSG Y SAINT. 

(O’r Star .) 

edifarhaíi 'ú D > ddian Diweddaf yn Mhrydain Fawr i 

bobl dà’’ <) . r P” ain . vr ah'ad hon ? ODid ydynt eisioes yn 
byniasant hfar , bae!int l lan ddaethant yn mfaen ac y der- 

pechodau ? "vi ’ Bc eu bedyddiwyd er maddeuant o’u 

y maent wedi^Hfà ’hú maent . 0 lawer -V »obt goreu yn Lloegr; ac 
vn hysbys iddànf à V am . aHe ( 0 bechodau, o’r cyfrai a wnaed 

berffaith, ac J fyddant ych^ uw* 5 eithr nid - v(, >' nt ett0 - vn 
ddylanwactan llygíediw CrUr *** tra yi1 anl gylchynedig gan 
nad vdvnt ^ ^ isUonögaeth Fabilonaídd. Cyhyd ag 

ngh8dW CyfraUh ahyíy yr 

hollol yn eichÙili'th 1 ''’ r/i h<ld - ® aint ’ fod edifeirwch, adiwygiad 
chwY w/bod o ba hunain ’ ° fawr an S en - A ddymunwch 

«ich hünain a ddamm/ W ydyCh y n eno g ? Eich cydwybodau 

os ei d a rilenwcÌ àvù Ùw i r; :r 0 , h ° nynt - Cyfrailû fanwi ÜUB ’ 

wrando nreeethiad fr , í/ daa 0 lawer o ddrygau. Os ewch i 

chwriawer S n T 11 WeÌ8Ìon Dnw - h»T a ddangosant i 

lawer och troseddiadau. Os darHenwch gyhoeddiadau yr 


UDGOHN SEIOŴ 


15 ? 


«glwys, liwjr a fyddant gynnorthwy i chwi yn narganfydàiad eich 
pechodau. Yr Ỳsbryd Glân, os gadewch iddo breswylio yn eich 
calonau, a’ch hargyhoedda o bechod, ac a ddengys i chwi amryw 
anmherffeithderau ar na ganfyddech fodd arall. 

Pan gaffoch unriiyw beth yn «ich bymarferiadau ar nad ydyw 
gydffurfiol a gair Duw, dylech yn ddiattreg edifarhau, trwy 
wneuthur cyfaddefiad gonest o’r unrhyw i Dduw, a thrwy 
ddiwygiad o’ch hymddygiad yn y. peth hyny. Neu os vdyw 
eich pechod yn erbyn dyn, i ddyn y dylech wneuthur cyfaddef- 
iad a iawn. Yr hwn a becho yn ddirgel a ddylai gyfaddef yn 
ddirgel ; yt hwn a becho yn gyboeddus a ddyl&i gyfaddef yn 
gyhoeddus. Yr hwn a droseddo gerbron llawer a ddylai gyfaddef 
gerbron llawer : ac yn mhob achosion bydded eich cyfaddefion i 
Dduw, ac i gynnifer ag a dramgwyddasoch yn anghyfia.wn, pa 
un a fyddaut yn neu allan o’r eglwys. 

Os yyflawnodd Sant unrhy w becbod yn erbyn Duw, ac na niw- 
eidiodd y pechod hwnw unrhyw berson heblaw ei huti, dylai yn 
unig wneuthur ei gyfaddefiad gerbron Duw : ni ddylai ddad- 
guddio y fath bechod i eraill, canysmewn gwneuthur felly roddai 
achlysur iddynt ei warthruddo, neu fe allai y cyfryw drosedd 
ddinystrio eu hyrnddyried ynddo, ac felly syrthiai i fagl y diafol, 
Pan nad ydyw ein pechodau yn erbyn eraill, yna nid oes ganddynt 
fusnes i'w gwybod, oddieithr yr arhoswn mewn anedifeirwch, yna 
tuae eu dynoethiad yn angenrheidiol, fel y dadwreiddier y cyfryw. 
Eithr pan y maent yn erbyn eraill, yna nid yw cyfaddefiad i 
Dduw yn ddigon : ni chymmeradwya Duw ein cyfaddefiad, na 
gwrando ein gwcddiau, pan yr esgeulusom ymgymmodi a n 
brawd, ein chwaer, neu ein cymtnydog a dramgwyddasom. 

Awn rhagom yn awr i nodi allan rhai pechodau ag yr ymwna 
y Saint yn aml a hwynt, ac am ba rai y rhaid iddynt 
edifarbau. 

Enllib. — Y mae yn eich mysg y rhai nad ymattaliant i 
enllibo eu brodyr a’u chwiorydd. Drwg dirfawr ydyw hwn, a 
ellir ymwneud ag ef mewn gwahanol raddau o ormededd. 
Gallwch enllibo personau ag ydynt yn hoilol ddiniwed, yn unig 
ohlegid eich bod yn dychymygu eu bod yn euog ; fe ddichon y 
gwelsooh rhyw amgylchiadau a achosant i chwi gael drwg- 
dybiau ; ac yu lle claddu y drwg-dybiau byn yn eich tnynwesau 
eich hunain, roddweh gyhoeddusrwydd iddynt, ac efallai gyda 
Diwiad ychwanegol. ; eich drwg-drybiau eicb hun a gynnyrchant 
annghariad attynt, a cheisiwch greu y teimladau annghydunol 
hyn yn eu herbyn mewn eraill. Ni lefarwch yn gyfeiriol i w 
berbyn, canys dyDoethai hyn chwi fei enllibwr agored, ac, yn 
rhanol, a ddinystrai eich dylanwad, Mewn trefn i’ch henllibau 
gael yr effaith mwyaf sydd yn ddichonadwy, a chaffael gradd o 
grediniolrwydd, ac achosi niwed mwy, gwisgwch hwynt a chref- 
yddoldeb, Rhagrithiol ledrithiwch nad hoff genych son am eu 
beiau ; eithr gofalwch yn dda i awgrytnu, mewn modd gofalus a 
dall, rhyw fawr ddrwg, gan adael yr argraff fod rbywbeth hypos 


•'SS 


ÜDOOÄN SEION. 


bwysig, am yr hyn na ohwannychwoh aon. Ao felly ceìsitch 
reddfu ohwerwder teimlad a rbagfarn yn raeddyllau eieh gwran. 
dawyr. Gwae chwychwi 1 canye gwell fyddai i chwi gael eich 
bwrw i eigion y mor, nag i anghyfiawn dramgwyddo y rhai sydd 
ddiniwed gerbron Duw. Gwae chwycbwi ! canys eich rhagrith 
ach twyll a gant Byrthio gyda phoeu ar eich penau eicb hunain, 
Ktto, gallwch enllibo personau ar nad yd.ynt yn hoiiol ddi- 
niwed. Orallwch eu dynoethi i eraill a ddylent gael eu cadw 
mewn anwybodaeth o’u beiau, hyd oni chymmerir yr iawn ffordd 
tuag attynt, yn ol cyfraith Duw. Ceisiwch wneutbur eu pech- 
odau yn gyhoeddus, ac i greu rhagfarn yn mysg y Saint yn eu 
herbyn. Nt cheisiwcb eu hachub, ond eu dinystrio. Gosodwch 
eic ìun yn nghyffwr dinystrydd. O^r diafol y mae y fath ys- 
bryd, canys ei ymgais sydd hefyd i ddinystrio.'ac i gyhuddo y 
Saint, a chyuhyrfu digofaint i’w herbyn. A ddilynwch chwi yn 
ol ei draed ef? A enllibwch neu a ddrwg-lefarwch am eicli 
brawd neu eich chwaer a bechodd? A geisiwch chwi sathru v 
<\!fí ù awr ' Uöern . oherwydd ei oddiweddu gan fai'? 

dvnio nwi hVn í V * wnewch > oid yn hwy y byddwch Iachawdwyr 
vn òrlwn d / U í S 1 try ' VWyr : . Gadewch . 8 an hyny, eicli benllibau 
' , ■ y roseddwr. Peidiwch a thaenu ei ddrwg- weitbredoedd 

ni«! e a aU y tai - . Peidiweh a roddi cyhoeddusrwydd i’r hyn a 
snni!d d ! a ac a ! lnystrìa - öade wch eich hathrodau a’ch drwg 
eial ! 8rhyn e,ch & ii y dd - Gadewch eich sisian ynghylch 
e.«h materion teulua.dd eich hunain, neu eiddo eich cymmydog. 

Gofaled pob person am fuenes ei hun, 

A thyned o’i lygad y trawst pwysfawr blin ; 

A chadwed ef allan fel gwelo yn glir, 

Gan buro ei galon i dderbyn y gwir. 

O» awydd fydd arno enllibo rhyw ddyn, 

G wnaed hyny yn flyddlon am dano ei hun, 
bi ddrygfawr weithredoedd f’ont iddo vn bo.n, 

A ch wilydd, nes delo’n ddiniwed fel'oen. 

Llesolwn gymmydog, neu peidiwn a’i drin, 

Diwygtad a gerfier ar galon pob un. 

L.n harwyddair fyddo o heddyw yn mlaen, 
ywyd Tragwyddol a eloar daen. 

v» ^nl yr at,H , awri “ a ymwelant o dŷ i- dý ydyw chwili. 

vr enílibwr r - vd tt theimiad «u y Saint. Chwiliwch allan 

edifarha *ar~frvr^ h p >dWr ."r" y drw 8 detarwr - Annogwch hwynti 
telíd Dyfi^wnh' k erwch 8y wd y d d iddynt am eu hymadroddioa 
Sas S l t h . Wyntna6 8 al1 person, a ddelir mewn c T m- 
weh iddvnt 8 ^ e * on drw 8 am dano heb bechod. Dysg- 

'aiewa trefn f’» h ? UW r> 8 pha íodd ’ y mdrin a throseddwyr, 
üyagwcb na's gall y dieuog na’r euo* 
y gael eu henllifeo, heb ddwyn condemniad ar yt 


'tTDGORH SBIOK. 


TS9 

reàllibŵyr. Dj’sgwch hwynt os na ddiwygiant yn y pethan hyn» 
hwynthwy eu hunain a wywantymaith, ac a gant eu taflu allan o 
blith poblDduw. 

Y “pechod o ysuafndid meddwl, — Y mae rhai yn mysg y 
Saint sydd a’u meddyliau yn ysgafnach na’r us. Gallai un 
lbddwl wrtli eü ding dong tragywyddol o jolces ac ymadroddion 
ysgafn, fod eu penau yn amddifad o ymenydd, gan fod naill ai 
yn wag, neu yn y man mwyaf yn llawn o ryw “ gwd y mwg ’’ 
diwerth. Synwyr cyflredin neu feddwl sohr sydd mor brin gyda 
hwy ag ydyw fflgys ai ddraenen. Pa fodd y gwnaeth yr efengyl 
erioed unrhyw argraff ar y fath siolau sydd annirnadwy. Rhaid 
eu bod wedi ystyried cynllun yr iachawdwriaeth yn johe, ac wedi 
penderfynu ei dderbyn er cellwair. Os sonia y fath gymmeriadau 
am Dduw, y mae er dywedyd rhy w chwedl ddigrif ; os eyfeiriant 
at ysgrythyr, y mae i’w helpu allan a ryw ystori gellwerus. Os 
cyfeiriant at ordinhadau cyssegredig, rhaid cynnwys yn y frawddeg 
ryw ddywediad a baer chwerthin. I lefaru brawddeg sobr, neu 
feddwl meddwl sobr, a fyddai yn agos digon i osod gwaew yn eu 
peuau. Mcwn gair, roeddyliant nwy (.905); siaradant nwy, 
cysgant mewn nwy, oesant mewn nwy, a nwy a ymddengys fód 
yr nnig elfen ag sydd yn myned i mewn i’w cyfansoddiadau. 

Ewch i mewn i rhai o dai y Saint, a gwrandewch ar ymddiddan 
y brodyr a’r chwiorydd ieuainc, ac yn lle clywed synwyr pur mewn 
perthynas i ardderchawgrwydd a gogoniant y grefydd a gofleid- 
iasant, chwi a glywch johe am y dyn ieuanc hwn, neu yr eneth 
ieuanc acw, neu rhyw briodas sydd oddeutu cymmeryd lie, neu 
ryw garwriaeth a fyddo yn myned yn mlaen, neu ara gariad 
hwn neu hon. Mae y fath ymddiddan yn dda ddlgon ar 
brydiau, ac o dan rhai amgylclìiadau yn ddiniwed ; eitlir pan 
ymfwynheir yn y fath bethau 0 hyd, nid oes lle yn ngweddill 
i bethau pwysicach teyrnas Dduw ; tristeir Yshryd Duw ymaith, 
a llenwir y gwagle a adawir yn y galon a sothach, yr hon a ar- 
ddengys ei diwertbrwydù mewn yrmadroddion ysgafn ; “ cany» o 
helaethrwydd y galon y llefara y genau.” 

Ni eill Sant i Dduw ymwneud ag ymadroddion yagafn i er- 
modedd heb deimlo cyfartal ddifl'rwythder meddwl. O’r fath 
bethau dywedwn wrth y Saint, Edifarewch. Darfyddwch a 
chellwair ffol, ag ymadroddion ysgafn ac ofer, pob ystoriau 
drygionus a llygredig, pob ymddiddan anfuddio) ; o hyn allat,, 
hydded i’ch hymadrödd, a’ch hystoriau, a’ch diarhebion, a’oh holl 
ddywediadau doethion, gael eu hyfforddi gan ysbryd y gwirionedd 
® r ai ^eiladaeth, ac addysg, a cherydd, wedi eu haddas ethol, a’« 
■addas^ amseru, fel y byddo da, ac nid drwg, yn y canlyniad ; 
® a oys i’rperwyl yma y cynnysgaethir dyn a’r ddawn 0 ymadrodd. 

J* 8 awn ni achosi i ddawn Duw wasgaru hadau raarwoiaeth yn 
, “yyyd? Cofia mai wrth dy eiriau y’th gyfiawnheir, aa wrtà 
'dj eiriau y’th gondemnir. 


160 


UDGOBN SEION. 


«YLEDION AM LYERAU, MAẀRTH 31, 1857. 


Cynnadledd 


Bryclieiniog 

... 

*•• • « 7 

12 

th 

1 

Mynwy . . 


. . . . 55 

18 

5 

Morgan wg Ddwyreiniol 

. . 

105 

3 

11 

„ Orllewinol 


.. .. 126 

1 

ûf 

Llanelli 


. . . . 56 

12 

0 

Caerfyrddin 


.. .. 24 

16 

0 

Sir Benfro' 

. . . 

.. .. 8 

2 

H 

Aberteifi 


.. .. 16 

11 

7 

Feirionydd 


.. .. 10 

17 

3 

Fflint 

• • • < 

17 

17 

llí 

Ddinbych.. 


.. .. 15 

9 

8Í 

Fon a Dyflryn Conway . . 


.. .. 11 

13 

3 


£456 16 10 

Taliaoad o Mawrth 6 hyd Ebrül 29.— C. Harman. £4 ; A. L. 
Jones, £3 ; J. J. Phillips, £2 ; M. Vaughan, £2 lOs; Win. 
Ajax, Môn, £2; Dd. John, £3. 

Etto, am Draethodau.— A. L. Jones, £9; M. Vaughan,£2 iOs; 
C. Harman, £1 10s; Darid John, £1 l5s; W. Ajax, Môn, £3, 

Cwiiu'ODDOLiAiD y Fyddin Formonaidd! Eicli hamser i 

gychwyn tua maes y frw ydr a ddaeth y Cadfridog Jones sydd 

yn chwythu ei gorn yn uchel yn y Gogledd-dir — y gelyn sydd 
yn brysur — chwychwi a bia y fuddygoliaeth, ac a ennillwch y 
gonest-galou i deyrnas yr Iesu, Duw ei hun sydd yn edrycli 
wrthych! Pwy, ar nad yw barod? 


CYNNWYSIAD. 

Hanesion Eglwysie Caitrefol ,,,,, 


F.pistol y Brif Lywyddiaetb .... , 


Edifeirwcli yn myse y Saint 

ISÖ 


A BEHTAWY: 
ARGJtAyjFWYD A OUYHOEDDWYD GAN 

DANIJEL DANIELB. 


• 


FDGORN SEION, 

NEÜ 

ŵfl’m s ŵamt. 


Rhif. 11.] 


MAí 16, 1857. 


[Cff. X. 


llythyr oddiwrth yr henurud 

HENRY HARRIES. 


Anwyl Frawd Daniels, 


Caerfyrddin, Ebrill 22, 1857. 


as i’r Indilid Ä/i 87 * 0 ,! ° fynir 1 mi mewn P erth 7 H- 

gwn am ùn ffordd J Ç^moedd ar y Gwastadedd, &c. Nis 

os gweTwch yn1Ja y “>r ,” a h ° n Vw hateb ol1 ar yr un ^aith, 

„i 8 , 7 ada 1 w adganu trwy eich “ Udeorn ” ípI J 

gyRh. P8Wb ^ m ° dd y bU ’ mor belled a K 7 r w yf fi ya deall yn ei 

STlIn a! d í yr Indiaîd r a elwir Sheyhans [nid Cheyneesl yn ewer- 

pan ddy’t'WYdlolr Lltt !f L J ue > ychydig tu yma i Fort Rearney, 

ddaa o ’Pfecbeyn ef he î bi f ° ; danfonod d eu blaenor 

dybaco, canyf vr o!df ^ 8U ’ g / fa , rf ° d a ’ r mail ’g an °G n am 
boh tm y , yr oed dynt yn arferol o’i gael san wyr v mail 

ddau Indiad W ?w Dt c fjf I1 , dy h 0d 7 ffordd hono - ond pan dda eth y’ 
hfvm. Ar hyn vr bwynt » nj wnaethent aros i «iarad a 

oflaen y m fil LJ j ,8 ’ d ’ ? an en bod ar geflfylau, a rnthrasant 
«beirtrfoâd ntjj attal ’ i r d yben o gaeì dybacco i’w 
welcdd yr índ aid h! 1 y mail un 8ylw 0 honyn t- Pan 
floeddio mor ofnf y ’ ymdrechent en 8°' en Vw hattal, trwy 
maii, hyd onW «f îh" “/ S , I 1 dd y nt , ddychr y iin y mn 'e oedd yn y 
‘jnodd y auard ei his/f al aU ? 1 track arferol > a ob ída hyny 
odd ei daro 1 1,g - a ? Sa6thu at un °’ r fndiaid > ondmeth- 

niweidio. d v ,„ v ben ’ e,tb J aeth y fwlet trw y ei wallt heb ei 
saethodd v Ä«. tr ?"? d yr Indiad > 8 an dynu ei fwa, a 

ffned yn rJbZZX 6 ’ “ , yr hyn a ’ u rhwstrodd hwynt i 
y ^ hellacb, ac wedi ìddynt aros, rboisant y tobacco oll, 

Pris Ifg. 


162 


ODGORN SEION. 


gydag lndian Cora a dillad, a da gweled y ôordd i hyny, canys 
yroedd yr holl wersyll yn dyfod i fyny. Ynayr Indiaid a’u 
cynnorthwyasant, gan dynu y saeth a rhwymo y garddwn, a’u 
gosod hwynt ar y track arfcrol, gau ystyried maì mewn byr- 
bwylldra a cham ddealltwriaeth y cymmerodd hyn oll le, ac nad 
oeddd bwriad drwg gan yn y naill na’r llall. Felly ymadawsant 
mewn heddwch, yr Indiaid i’w gwersyll, a’r mail tua Fort 
Kearney, ac y mae yn debyg i wyr y mail ddywedyd yn Fort 
Kearney fod yr Indiaid wedi bod ar eu hol, gan dreio eu dal,ond 
iddynt hwy eu hoedi trwy ùaflu eu dillad ar hyd y ffordd, fei y 
dywed Cadben Jones yn ei lythyr, a phan glywodd y prif 
swyddog yn Iíearney hyn, danfonodd y Meirch-filwyr allan i 
ddial arnynt am hyny, a phan ddaethant i’r gwersyll, cawsant yr 
Indiaid yn llawen wrth eu tanau yn rhostio y corn a gawsant gan 
wyr y mail, ynghyd a’r dillaù a’r tobacco a gawsant, heb feddwi 
fod un drwg yn canlyn, ond cyn siarad dyma y milwyr yn bwrw 
arnynî. Llad'dasant o ddeg i ugain o honynt, a diangodd y ileil 
am eu heiuioes. 

Hyn oedd y peth a lidiodd yr Indiaid gyntaf, ac y mae yn 
gyíraith ganddynt os Uadd neb ddynion gwynion un o honynt 
hwy, nid oes heddwch i fod nes' cael iawn, ac ni wna ddim a 
tro fel iawn ond gwaed rhyw ddynion gwynion, gan nad pwy y 
fyddont ; nid oes wahaniaeth pwy — y cyntaf a ddeuant i’w 
golwg, gao nad pwy lyddant, Felly çyfarfyddasant a gwersyll 
Babbilt, yn oynnwys 6 wagen; lladdasant bedwar o honynt, a 
diangodd y bumed, sef yr unig í'ormon ag oedd yno, ac yno yr 
oedd y wraig y soniai Cadben Jones ara dani ; lladdwyd bi ai 
baban ; ni chetais gymmeriad drwg iddi hi fel y lieill, er nad 
oedd hi yn yr eglwys, ond wedi bod, ac yn bwriadu bod etto yn 
ol cyrhaedd y Hyrtryn, ond nid oedd yn ddoeth ynddi lii fyned 
gyda’r fath annuwiolion, a’r rhai a gawsnnt eu lladd. Yr ail 
gwmpeini gyíarfyddodd yr Indiaid a hwynt oeddynt yn Gali- 
floiniaid ; nid oes geny f mo’u rhif, na fawr o fanylion am danyut, 
fy mod yn cofio gweled cwmpeini yn mynod heibio y Dyffryn y n 
yr Haf diweddaf, pan yr oeddwn yn dyfod i waered o Box 
Elder. Bum yn cvd-deitbio a hwy am yspaid, eithr nid wyf yn 
cofío eu rhif, ond fod rhai yn raarcbog ar fulod, ac un dyn a 
benyw mewn wagen. Trwy hir siarad, cefais allan mai 
Dutchman oedd y dyn oedd yn ymddiddan a mi, a’i fod wedi 
dytod yu Formon i’r Dyffryn fiynyddau ynol,aciddo fyned 
oddiyno i Galiffornia , a gwneud ei ffortiwn yno, a’i fod yn 
myued yn ol i’r Talaethau i wneud ei artief, u dywedodd fy 
mod innau yn ffol os aroswn yn slwt “ dwll uffernol’’ a ' 
Dyffryn, a minnau yn gollwng ei tfordd iddo; gan ei fod wedi 
bod yu Sant unwaith, nid mewn anwybodaeth yr oedd yn siarad, 
ond o fwrigdol ddrygioni ei galon, ac yr oedd llytliyrenau- 
inclynion lled hynod ar ochr y wagen, pa rai a adnabyddais yn 
union, pan y gwelais hi yn dyfod wrtli gwt tin o watieni y 
Bisücp Smoot ar lan afon Plate, pa uu oeádeut wedi ei ciiael 


ÜDGOBN SEION, 


Î63 


f 6 ? dd / n T agOS atti> 116 5 S as S lu ea bod oll wedi ea 
lladd. Er fod y dyn hwnw wedi bwriadu gwneud ei artref vn v 
Talaethau, ac wedi gwneud ei ffortiwn, yr oedd hyny, yn v diw^ 

Y r 1 ? Rdw 6Ì (yW y d ar y Gwastadedd. 7 

Y drydydd gwmpemi oedd T. Margetts a Cowdy, ynghyd a’n 
gwmgedd a’u plant. Hanes y personau hyn ^sydd 8 hysby“ 

Y pedwerydd gwmpeini oedd Col. Babbitt ei hun. Oberwvdd 

i V j daU ag oedden t gydag ef, sef meddwi a mvned 

Irí^î^rney" °’ U 8WÌrf ° dd ’ " yr ho11 berswadio a ™- d 

Dyma yr oll a Iaddwyd yn ol fy ngwybodaeth i, ond swn hvn 
nen o leiaf yr wyf yn credu, fod mwy o fai ar y dÄ ÌZnion 
nag oedd ar yr Indiaid yn y man cyntaf, ac yr oedd yr^l/diaid 
yn gwybod hyny yn eithaf da, canys yr oeddynt un di/rnod, cyn 
/ íy» ed betbm i Fort Laramie, wedi danfon cenad vno i 
heddwcb .> oherwyiid eu bod hwywedi cael eu rhif i^fÿny 
a n bod yn ystyned eu hunain yn rhydd a hwy, ac hefyd fod nn’ 

argarctr 61 byUy “ ryW drosedfi 

hawldir y , B aWr nad ^ oedd y bai ar yr Indiaid, ac y mae yn 

boM d lwv U r - genyf fi 1 gredu yr Indiaid na chred/y 

ddiried fv Z , yg ' 0nnS - , Byddai 1" ™11 genyf o lawer i ym 
b™! 5 ! yn Dwylaw yr Indiaid > na chyda llawer o 
b b ‘ gwyn,0n r erica - 0nd g au nad pwy fydd ein gelynion 
ò n yddwn yn cadwgorchymynion Duw,y mae yn sicr fod mwy 
oll a g -“ aU fod em berbyn. Byw ein crefydd yw yr 
llwyddiantyn mhT’ f 6r 1 ni fwynhan pob dawn a chysur a 
fywyd tragywyddol ** 7 7 P resennol > ae Y n Y b yd a ddaw 

ddyfod h rÌw Saf r 1 enWBU y Saiat a welais ar Y ffordd wrth 

f e j y v nnH G j Da cbaf gyfleostra i gael y chit-chat wrth y tân, 

v brodýr°I ewÌR yn n flaenoro1 - f Yn 87° ‘ af , jn Florence, gwelais 
ain A I n Dayies, Cefnmawr, Phillip Vaugban, Mount- 
John RicWn Eveus > Caerdydd, William Hughes, o’r Gogledd, 

8C yn gwÌeud 8 y°n dd^‘ e ’ ^ ° MyDWy ’ o11 yniach ’ 

Wml y « G r V0Ì ’ gW St - Louis > cyfarfyddais a john Powell, 
o Llan“ r r S ° 0e0 , r « e ‘ own - William Roderick,HannahWatkin 
erirk p!‘ b ’ Ab / rte,fi > chwaer Hughes o’r Gogledd, Thomas Eod- 
Thomas H 16 ’ Mor K anw g, Margarot Dayies, merch 

J«nn“ t B9 Da J / ne8 ’„ fleBydeg > ger Merth y r > Jane Jones, merch 

«i f’awd.ynghỳralran/"’ DaV ’ d J0Sel,b, Penydaren ’ a John 

mJIÍw-ÌÎ! 6 ’ g : eIai * Walter Roach > Llanelly, David S. Jones 
ydyw en hp' ' atn Lew, ®> ®y Dt Caerfyrddin, ac amryw eraiil nad 
r ,w en nenwau yn gofos genyf yn awr. 


164 


'üDGOEN 6EION. 


Yn Ferry Hnt cyfarfyddais a William Jones, David Giles, a 
David James. 

Yn Minersyille yr oodd John Pbeanix o’r Gogledd, Thomas 
Matthias, ger Brymbo, Thomas Jones, Llanbrymbo. David Hop- 
kins Merthyr, Lewis M. Rees, Cwmtileri, David Davies, Aber- 
dâr, * Jonathan Ellis Green, Brymbo, John James, Tredegar, 
Richard Call, Rymni, William Williams, Tredegar, Joseph 
Joseph, o’r un llc, Thomas, David, a Catherine Morgans.Cefn 
Coed Cymmar, a John B. Jon.es, gor Brymbo. 

Cyfarfyddais yn Fottsyille a Daniel Davies, Llansawel, y 
chwaer Edwards o Abertawy, Thomas Jones, Llynlleifiad, a 
Thomas Thomas, Georgetown. 

Yn Williamsburg, hefyd, cyfarfyddais a John Edmunds, o 

Llandilo. , 

Yr oedd y rhai hyn oll yn berffaith iach, yn gysurus, yn gwneud 
yn dda, yn. parhau yn gadarn yn y ffydd, ac yu dymuno eu 
cofiio at eu pertbynasau a’u cyfeillion, y rhai ydynt yn rhy aml 
eu henwi, ac hefyd at yr holl Saint, ac yn dymttne gweled y 
Saint yn dyfod i’r manau byny, lle y maent hwy, erbyn y 
byddant hwy yn barod i’w gadael, canys y mae gwell lle yno 1 
gael modd i fyned ynmhellach nag sydd yn y wlad hon, Gan 
hyny, anwyl Saint, hyddwch daer a diwyd, mewn amser ac allan 
o amser, nid yn unig i geryddu, rhybuddio, ac argyhoeddi, ond 
‘hefýd i waredu eich hunain allan o Babilon, cyn y bydd tdai 
syrthio fel llwcb i’r ilawr, yw dymuniad 

Eich Brawd yn Nghrist, 

HRNRY HARRIES. 


ENLLIBAU Y “ DAILY TELEGRAPH” YN ERBYN 
“ MORMONIAETH.” 

(O’r Síar .) 

Joseph Ellis, cyhoeddwr newyddiadur yn Llundain, a elwir 
y “ Daily Telegrapb,” mewn gelygyddiaeth o’r 22ain ult., sy 
wedi arddangos ei santaidd lioffder o enllib a chelwydd yn er oy n 
Mormoniaid Tiriogaeth Utah, trwy eu darlunio megis ‘ gwartn* 
rudd i wareidd-dra gan eu cyhuddo o “anlladrwydd rhyfygus, 
gan haeru eu bod mewn gwrthryfel yn erbyn cyfreithiau ac aw- 
durdod yr Unol Dalaelhau ; gan alw eu crefydd yn “ d w y ; 
yn “ hudoliaetb,” ac yn mynegu fod “ gwarthrudd moesol yn 
ffynu yn gyffredinoi yn eu plith.’’ , 

Gwnaeth y Golygydd yr anghymeradwyiaethan cyfan-wertu 
hyn lieb gyfeirio ci ddarllenwyr at unrhyw brawí amddibynol 0 u 
gwirionedd. Oni ddygwyddodd erioedi’r Golygydd fodeiddar- 
ilenwyr yn medru gwneuthur eu hanghymeradwyaetbau eu 
hunain ? Geill unrbyw berson sydd a chyrhaedd at eiriadur 
Saesoneg ddaetbol, heb gymhorth Golygydd, gyflawnder o einau 
gweddus, i anghymeradwyo unrhyw gyfundrefn, pa nn ai gwir ai 
anwir; a deimlo efe duedd i gondemnio. Gwrth-ddweyd sydd un 


ÜDGOEN SEION. 


H3 

peth; i hygoelu drwy brawf sydd beth arall. Mae y gwrth- 
ddywediadau yn erbyn Mormoniaeth yn fyr o un cyfansodd-beth 
go anhebgorol, sef, gwirionedd. 

Rhaid i ni, er hyny, gydnabod y boneddwr am gyfleu, ar 
droion, wirionedd yn rahlith ei gruglwyth celwyddau. Erengh- 
raifft, cydnebyddfod y Saint yn anghyfnewidiol yn eu ffydd a’u 
hnthrawiaelh. Clywer ei dystiolaeth 

“ Yr hyn ag oeddynt yn flaenorol i’w gyriad o Nauvoo, ydynt 
yn awr; oesa ysbryd Joe Smith yu Brigham Young • y Beibl 
Mormonaidd newydd sydd o hyd y ffurf gymmeradwyo o ffydd 
ac ymarfenad ; ac aml wreigiaeth, y mae yn amlwg.'sydd etto 
heb goih ei ddeniadolrwydd megis athrawiaeth hynod o’u 

Pa fodd y gallasai y Cyhoeddydd Llundainaîdd hwn fynegu 
cymmaint o wirionedd yu y frawddeg hon yr ydym braidd yn 
methu dirnad. Yn siwr, Mr. Ellis, mae pob apir o’r frawddeg 
hon yn wir, oddieithr lle y newidiasoch enw Joseph i Joe ; ond, 
er hyny, rhaid i ni dybied i’r cyfnewidiad bych«i hwn gael ei 
wneuthur yn unig fei yn bod yn fwy barddónol neu lithrig— ddim 
mor arw i’r glust a hwnw o Joseph. Os daeth yr enw yma yn 
neillduol o dramgwyddol a gwrthwyneblyd i’ch archwaeth, nid 
oes genym un gwrthwynebiad modd bynnag i fabwysiadu eich 
cyfenw chwi megis gwelliant ar yr enw, ac o hyn alla'n, o barch 
Elub'’’ hofered<1 ’ ““b^ysiadwn i ohwi y teitl hynod o “ Joe 

Wrtb lefaru am y gwladgarwr mawr a’r enwog seneddwrhwnw 
y Llywydd Young, sylwa “ Joe’’ Ellis yn mhellach:— 

Dengy8 bob hanes o Utah fod yswyaetb yr arch.dw/llwrmor 

anwrthwynebol agerioed. ,, 

A fydfl “Joe” gystal a chyfeirio i’w ddarllenwyr un weithred 
neu air o eiddo y Llywodd Young, neu un athrawiaeth a ddysga, 
'i 60 ,“ n Y rr > ar feri ad yn ei grefydd neu ei boliticiau ag sydd yn 
dwyll? Ond, meddai etto, 

Cydnebydd y Saint a’r Henuriaid ei awdnrdod yn ostyng- 
e «g, ac ymgrymmant i’w eirchion.” 

Paham yr apwyntiodd yr Unol Dalaethau Brigham Young yn 
Dlywodraetbwr, os nad oeddynt am i’r Saint a’r Henuriaid, a 
pnob uinasyddion eraill o’r diriogaeth hono gydnabod yn ostyng- 
awdurdod, ac ymgrymu i’w eircbion ? 

Y grwgnach a’r achwynigdau” meddai y Golygydd, « a 
8J odant yn achlusurol, a ymddargosant eu bod yn tarddu yn 
oenafoddyfodwyr newydd anarferol i’rrh eolhaiarnaidd a’u herys 
dfid' 1 ° Uan •Y. cant allan nad oes ganddynt ddewisiadond ufydd- 

t, DeU enc ' 1 'afl ; ac y maent yn ffortunus os, ar y gost o cael 
af, ,y s P eino ou heiddo, byddant yn alluog i ymwthio allan o 

afaehon y rhwyd Formonaidd.” 

ne 1 ,^ c J freitll 'au ac awdurdodau Utah yn gwahardd“dyfodwyr 
ewy ( d, > nac ben ddyfodwyt, rhag grwgnach ac achwyn a fynont. 
e ant y rhyddid perffeitbiaf yn hyn ; nid oes mwy gwahardd- 


166 


UDGORN SEION. 


iadi acbwyn yn Utah a sydd yraa yn Lloegr .Pa lieth a feddylia 
y Golygydd wrth “y rheol haiarnaidd a erys” y dyfodwyr 
nis gallwn ddychymyga. A feddylia efe fod cyfreithiau y 
Diriogaeth, a gyflwynwyd i Gongress yr Unol Dalaethau, ac a 
gefnogwyd ac a gymmeradwywyd gan y corff medrus hwnw, yn 
“ rheol haiarnaidd?” A feddylia efe fod y Llywodraethwr, a y r 
Barnwyr, a’r awdurdodau erail), a bennodir gan y Congress, yn 
“ rheol haiarnaidd?’’ A feddylia efe fod gweinyddiad y cyf- 
iawnion a dilwgwr hyn yn “ rheol haiarnaidd?” “ Ond, medd 
Joe Ellis, wrth son am y dyfodwyr newydd, “ buan y caut ailan 
nad oes ganddynt ddewisiad, ond ufydd dod neu enciliad.’’ Nid 
hollol gywir, Mr. Golygydd, gofyna gyfreitbiau Utah ufydd-dod 
nen gospedigaeth, yn ol natur y trosedd. Nid yw enciliad neu 
alltudiaeth yn un rhan o gospiad cyfreithiau Utah. Os bydd i 
ddyn lofruddio, godinebu, neu unrhyw farwol drosedd arall. nid 
oes ganddo y dewisiad o “ gilio.’’ Os bydd i ddyn fforffetio ei 
eiddo trwy ddirwyon, neu trwy ddyledion, efe a “ysbeilir” o 
swm ddigonol i foddloni gorfod-ofynion y gyfraith, a dim yn 
ychwaneg. “Gafaelion y rhwyd Forraonaidd ” ydynt ddigon cryf 
a llydan i ddal y naill a'r llall o bersonau ac eiddo, lle y ffor- 
fetir yr unrhyw yn gyfreithlon. Os hyn a feddylia y golygydd 
wrth y rheol haiarnaidd, teimlwn yn falch i gydnahody fath 
lywodraeth ddilwgwr. 

Wrth son am y Llywydd Young, sylwa y Golygydd, 

“ Gan fetbu a goddef unrbyw awdnrdod ond yr eiddo ei hun 
y mae o hyd yn ymalffyst ag eiddo yr Unol Dalaethau.” 

A bwyntia y Telegraph allan un weithred nnigel o eiddo y 
Llywydd Young naill ai yn <i gylch dirgelaidd neu swyddogol yn 
mha un y treisiodd Ffurf Ly wodraeth yr Unol Dalaethau, neu y 
gwrthryfelodd yn y man Ileiaf yn erbyn y I.lywodraeth hono? 
Heriwn yr holl fyd i ddwyn y mymryn lleiaf o brawf yn ei erbyn 
ef neu yn erbyn yr Eglwys dros yr hon y llywydda mor fedrus, 
i hygoelu cyhuddiadan gan ac aml adroddedig byn. Ond 
gwrandawer ! Gadewch i ni gael clywed pa beth a ddywedyr 
enwog Olygydd Joe yn mhellach. 

“ Un o gampau diweddaraf Brigham YouDg a’i gydymeitbion, 
ydyw llosgiad cofysgrifau Prif Lys Utah, ynghyd a thua naw can 
eyfrol o gyfraith, a berthynent i Swyddfaau y barnwyr dos. 
parthiadol. 

Cyhuddiad pwysig ydyw hwn yn wir, pe byddai yn wir, eithr 
y mae yn amddifad o’r elfen banfodol hono a elwir gwirionedà. 
Eithr ni rhaid cyhuddo Joe a dyfeisiad y chwedl yma; vm- 
wreiddiolodd yn San Francisco, Califfornia, tua wyth can milltir 
o Llyn Halen. Ei hawdwr ydoedd yr hynod Farnwr Drutn- 
mond, yr hwn, ar ei appwyntiad fel Barnwr Dosparthiadol i 
Utah, a adawodd ei wraig garedig yn Illinois, ac a gymmerodd 
gydag ef foneddiges gyfodedig, gyda yr bon y buodd fyw yn 
droseddus, a’r bon a alwodd Mrs. Drummond. Ar ei gyrbaeddiad, 
dygwyddodd yn y fath fodd ag i rhai o berthynasau ei wraig a 


UDGOEN SEIOS. 


167 


breswylient vn y Diriogaetli ddarganfod ei ddrtrg, a’i wneuthi/ 
yn gyhoeddus ; a’r Barnwr cyfiawn, crefyddol, yn ddilys, a 
ystyriodd yn ddoeth i ymlwyhro tua Chali'ffornia. Efe a ffug- 
enwodd yr ystori ddifyr yn nghylch aelodau Deddf wneuthurfa 
Utah, yn bod yn gloff a hyr-olwg. Eithr “ Joe ” o’r Telegraph 
a gydnebydd yn deg iawn nad eill efe “ddeall ond ychydig ag 
sydd amddibynol,” o ütah, a thueddir ni i gredu \ rh'aid fod ei 
stodc o hysbysiaeth yn fychan iawn yn wir, pan y try at y fatb 
athrodiaethau gwael a gwrth-ddyweáiadau anweddäidd. 

Meddai y Telegraph, y Barnwr Drummond sydd yn 
“ Cyfeirio at rhybudd a gyflwynwyd ganddo ef, ar ddeddf a 
wnaed gan Ddeddf wneuthurfa Tiriogacth Utali, yn darparu 
drosgospiad ymdrafodiad aml.wreigyddol. 

Deddfau Utah ydynt yn gyhoeddedig, a chrefwn i hysbysu y 
Tdegraph na8 gellir ôeindio y falh gyfraith yn y gyfrol, ac ni 
phasiwyd un weithred erioed yn condeinnio y sefydìiad ddwyfol o 
aml-wreigiaeth hono. Deddf wneuthurwyr y diriogaeth hono 
ydynt yn feddiannol ar ormod o synwyr da i bâsio y fath gyfraith 
lygredig, anghyfiawn, a gwrth-ysgrythyrol. 

Ond gadawn i Joe barhan ei ystori ; dywed 
“ Gan y Mormoniaid delir Brigham Young fel gwell awdurdod 
na’r Barnwr Drnmmond, [eithaf gwir, Mr. Golygydd, gellwch 
ddweyd y gwir ar droion.] ac fel y cyfaddefa yr o'laf yn rhwydd, 
yr unig gyfraith a ellir ei gorfodol weinyddu yn Nhiriogaeth Útah 
ydyw cyfraith yr Eglwys o’r hon, fel y mae yn bod, y blaenaf 
yw y prif ddehonglydd.” 

Dyna gelwydd hyll-noeth, Mae cyfreithiau gwladol Utah yr 
un mor annibynol o gyfreithiau eglwysig ag unrhyw rhai tnoẁn 
unrhyw diriogateh yn yr Undeh. Rheola poh enwadyn Utab ei 
haelodau ei hun, wrth ei dysgyblaeth ei hun, tra y dyry y cyf- 
reitbiau gw'adol i bob un gyfartal amddiffyniad. Nid oes gan 
Saint y Dyddiau Diweddaf mwy o iawnderau neu freintiau cref- 
yddol yn hawliedig arnynt gan gyfreithiau gwladol Utab nag 
sjdd gan y Methodistiaid, Bedyddwyr, Crynwyr, neu unrhv w 
enwad arall. 


Haera y Telegraph yn mhellach fod Brigham Young 
1 Yn awr yn ymgynnyg at ymgodiad tymhorol yn ogystal ag 
y8brydol — ymgyromeriad peryglus, fel y mae efe yn gyflyredig, 
gan, o anghenrheidrwydd, y gorfoda y ilywodraeth Americanaidd, 
ar nad pa mor anfoddlawn y dichon fod i ymyraeth,i osod i 
lawr y fath ymgystadleuwr rhyfygus am ei hawdurdod hawliedig 
ei hun.” 

A hysbysa y Telegraph ei ddarllenwyr pa ymgodiad tymhorol 
y mae y Llywydd yn awr yn ymgynyg atto ? Mae yr Unol 
Dalaethau wedi ei apwyntio i’r post uchaf o anrhydedd yn y 
'nogaeth. A ymgynygia at rhyw swydd sydd yn uwch byth J 
Neu a ydyw efe wedi ymgymmeryd unrhyw alluoedd tymhorol 
ar nad ydyw y Llywodraeth Americanaidd wedi osod yn y swydd 
o Lywodraethwr? Yn mha fodd yr ystyrir y Llywydd Young 


168 


UJDGORN SEION. 


yn “ ymgystadleuydd rhyfygug ’’ i’r Unol Dalaethau ? A ydyw 
efe wedi cynhyrfu rhyfel, mewn naill ai air neu weithred, ar 
Ffurfiad, cyfreithiau, neu awdurdod y llywodraeth hono? A 
ddangosodd efe erioed dymoniad lleiaf i daflu ymaith y ffurf 
o Werin-lywodraeth, a sefydlu rhywbeth arall yn ei lle ? Atteb 
y Telegraph i’r gofyniadau resymol hyn, a ddyry rhyw oleuni 
i’w ddarllenwyr, ac a adlewyrcha lawer mwy o anrhydedd ar 
dalentau Joe nag enllibau cyfan-werth yn erbyn pobl diuiwed 
ac erlidiedig. 

“ Dilys genyra,” (meddai etto,) ei olygir megis dyledswydd gor- 
fodol, ar rhan yr Unol Dalaethau, i wyrdroi yr holl gyfulldrefn 
o iywodraeth Formocaidd.” 

Yn awr y mae gany Mormoniaid ddaa fath o lywodraeth: un 
yw eu llywodraeth Eglwysig, a’r hon nid oes gan yr Unol Dal- 
aethau un hawl i ymyraeth; y llall sydd yn ffurfo Lywodraeth 
Werinol, a sefydlwyd gaD yr Unol Dalaethau, eu hunain, er 
lleshad, nid yn unig y Mormoniaid, ond pawb pobl eraill a 
ddeuant yn ddinasyddion Utah. Y ffurf ola/ hon o lywodraeth, 
nid oes gan y Congress un hawl i wyrdroi neu gyfnewid heb 
ddinystrio ei adeiliad Cyfansoddiadol ei hun. Nid oes gan hyny, i 
ddysgwyliadau ymddyriedol Joe oud cyfleustra anfanteisiol iawn 
o gael eu cyflawnu, tra yr erys y genedl Americanaidd yn 
Werin-ly wodraeth . 

Dywed “ Joe,” 

“ Y Llawenhaai o galon am unrhyw gamrau a ddichon gael 
eu cymmeryd gan y Llywodraetb Americanaidd i dorri i fyny y 
twylí aruthrol yma, yr hwn syc d yn glwyf crawn gasglog ar 
gymdeitbas, ac yn uchel alw am wellhad.” 

I frysio mwynbad o’i lawenydd, oni fyddai yn fawreddog i Joe 
gymhell yr ail sefydliad o’r “ Ymholiad Santaìdd?” Oni feddyl- 
iwch, syr, y gwnai gosodiad ycbydig gannoedd o filoedd o For- 
moniaid i farwolaeth gan olygyddion crefyddol, adlewyrcbu mawr 
anrhydedd ar eich profles? Feailai y bydd eichtyb ffrwythlawn 
yn alluog i awgrymu i’r Unol Dalaethau, rhy w gynllun eammol- 
adwy o ddinystrio y pedwar ugain mil o ddynion, benywod, a 
phlant aettifeddantUtah. Oni allai Joe adael y gadair olygydd- 
ol, am ennyd fychan, a chynnyg gwasanaetbu megisprif-archwr 
terfyBg- lu i gamru yn erbyn y Morraoniaid didramgwydd ? 


CYNNADLEDD BRYOHEINIOG. 


Black Itock, Llanelli, Brycheiniog, Mai 8, 1857. 

Anwyl Frawd Daniels, 

Yr wyf yn ysgrifenu y llythyr hwn i’r dyben o hysbysu sef- 
yllfa pethau yma. Y maey Swyddogion a’rSaintyn teimlo yn 
dda gyda gwaith yr Arglwydd. Yn bresennol y maent yn ddiwyd 
yn dosparthu traethodau o dý i dý, ynghyd a thystioiaethu a 


UDGORN SEION. 


169 


phregethh allan ar y Snliau, ac jn yr wythnos hefyd. Dyma 
sefyllfa y brodyr a'r chwiorydd sydd wedi adnewyddu en cyfam- 
modau, ac yn byw eú crefydd. Rhifedi y rhai sydd wedi cydsyn- 
ied a'r Diwygiad, mor belled ag y deallaf, yw 80. 

Y Degwm a dalwyd y mis diweddaf i mèwn yw £5 4s. 7c. 

Ein Dyled presenol yw £1 ]2s. 9c. 

Ydẃyf, eich brawd yn yr Arglwydd, 

NOHJ THOMAS. 


UDGORN SEION, 

N£ll 


DYDD SADWRN, MAI 16, 1857. 

HwytiAD. Y Llong “ Westmoreland,” Cadben R.R. Decan, 
yn dypghedol i Philadelphia, a gliriodd ar y 24ain o Ebrill, ac 
a^hwyhodd ar y 25ain, ag ar ei bwrdd 540 o eneidiau o Saint 
o r genadiaeth fecandinataidd, heblaw pedwar o eenadon dvch- 
weledig o Loegr. 

Bendithion y nef a fyddont gydfynedol a’r Saint hyn, eu 
gwaredu rhag rhag peryglon y môr, ac a roddo iddynt gyrhaedd- 
tad diogel i’w tynghed ím.—Sta/. 

Mae Cynnadledd Ddwyreiniol Morganwg trwy hynymayn 
cael eirhanu yn ddwy; un o ba rhai sydd " i’w galw yn Gyn- 
nadledd Caerdyf; y llall i gadw yr enw gwreiddiol. Y rlianiad 
igael ei wneuthur o dan gynghor a ehyfeiriad y Llywydd 
Damel Daniels. 

Apwyntir yr Henuriad Samuel EoskelIy i lywyddu dros 
Gynnadledd Caerdyf, a gofynir iddo wneuthur y corfforiad 
anghenrheidiol, trwy apwyntio Prif Lyfr Ddosparthwyr, dethol 
Henuriaid Teithiol, &c .—Star. 

Cymmanfaoedd y cynnadleddau Cymreig a gynnelir aryr 
a ™ ser . oe dd canlynol yn y llefydd a enwir : — 

Mai 17, Sir Benfro, Gorllewin Morganwg, a Meirionydd. 

Mai24, Morganwg Ddwyreiniol, Llanelli, a Môn. 

Mai 31, Mynwy, Caerfyrddin, a Dinbycb, 

Mehefin 7 , Caerdyf, Sir Aberteífi, a Sir Elint. 

Bwnada y Lly wydd Daniel Daniels fod yn bresennol yn 
ngüymmanfaoedd Gorllewin Morganwg, Llanelli, Caerfyrddin, 
t, Aberteifi. y Llywydd Taylor yn rhai yn y Gogledd, a’r 
Llywydd Miller yn y gweddiU. * 

Llwyddiart gwaith yr Arglwydd yn y Genadiaeth Scandin- 


170 


ÜDGORN SEION 


afaidd sydd yn ein hadgoffa am sefydliad yr Eglwys yn 
Nghymru, yr erledigaethau a’r amseroedd hyfryd a gafwyd 
Yn ystod yr hanner olaf o’r flwyddyn ddiweddaf, bedyddiasant 
575 o bersonao, er gwaethaf ymegniadau offeiriaid Baal, a’r 
awdurdodau gwladol. Mae y gwaith yn llwyddo a lledaènu, 
a’r Arglwydd sydd yn wir yn bendithio ymdrechion yr Henur- 
iaid a’r Saint, y rhai sydd yn gyff'redin yn ffyddlon mewn 
tystiolaethu a thraethodi. Anfonwyd jt919 16s. 2g., am yr 
hanner blwyddyn i Swyddfa Lerpwil, heblaw fod ỳ gwaith 
cartrefol i’w gynnal. Darparai 788 o honynt i ymfudo y 
Gwanwyn hwn. Y degwtíi ar waith raewn grỳm. 

Ein ffyddlondeb Dinnau yn Nghymru i draethodu a phre- 
gethu, a chynnal y gwaith, a’n hymprydiau a’n taerion wedd- 
ìau dros lwyddiant gwaith ein Dnw a esgyno megis arogl-darth 
peraidd ger ei fron Ef, fel ag i deilyngu y llwyddiant yr bir- 
aethwn am dano. 

Da genym weled effeithiau daionus y diwygiad. Parhau i 
ddiwygio a wnelom, canys y mae amser prysur wrth y drws, a 
Duw yn darparu ei bobl. Materion pwysig sydd ar droed yn 
Seion, i ddarparu gyferbyn a’r dyfodol, ac, feallai nad hir cyn 
agorir ystafolloedd y mynyddoedd tragywyddol, er i’r ffyddlon- 
iaid ymguddio rhag llidiawgrwydd dynion a chythreuliaid, yn 
ogystal a rhag barnau Duw. 

«^ LYWYYDDIAETH Tiriogaeth Utah, fel y deallwn wrth y 
Mormon am Mawrth 28ain, a gynnygiwyd yn ddiweddar i’r 
Anrhyd. Fayette McMullen o Yirginia, gan y Llywydd Buch- 
anan, drwy gyfrwng pump o aelodau y Congrcss, eithr ni 
chawsant ateb pendant. Gofynai yr anrhydeddus foneddwr 
amser i adfyfyrio. Sylwadau y “ Mormon” ar y pwnc ydynt 
fel y canlyn 

“• Mewn manaueraill mynegasom ein golygiadau o appwynt- 
iadau i Swyddau llywodraethol Utah. gan hyny ni ychwaneg- 
wn ond, os meddylia y Lly wydd Buchanan am ei etholiad ei 
hun yn bod yn fynegiad o’r ewyilyg hoblogaidd, efe a feddylia 
amyrewyliys boblogaidd yn Utah. Ei Rhagoroldeb y Llyw- 
ydd loing ydyw dewisiad y bobi ìiyriy ; eitlir pe cylchrediad 
tyddai y drefn, ac a rhaìd fod y drefn , nid oes un angen am 
redeg i Virginia nac unman ar»!l allan o Utah i gael y dyn 
;awn i r Ue iawn. Gwna yr Anrhydeddus F. Mc Mullen yn dda 
1 ystyried ac felly gwnai pawb oddiamgylch. Fe ddylid 
IBido dinasyddion Utah gymmaint ageiddo unrhyw 

y Morwon am Ebrill 25 darllenwn y dityniad canlynol 
o'rNew YorJcHerald :— 

Nid oes unrhyw fesurau pennodol wedi cael eu cymmeryd 
yngliylch Utah. Y mae anhawsdra i ffeindio y dyn gweddus i 
sw dd ” J ^ r " 0í ^ rae ^ wr ' er hanner dwsin o ymgeiswyr am y 

Sylwa y Mormon yn helaeth ar y cynhwrf ag y mae cyhoedd- 


0DGORN SEION. 


171 


iad a chylchrediad llythyr swydd-ymadawol y Barnwr Drum- 
mond wedi ei wneuthur. Ail gyhoedda hen ystoriau J. C. 
Bennett, Tom Sharp, Van Dusen, &e., ynghylch hodoliaeth 
“danite band,” neu íofruddwyr dirgel er lladd cynnifer o 
elynion yr awdurdodau Mormonaidd a gaffont gyfleustra 
attynt, a’r pethau eraill sydd yn nechreu y rhifyn hwn. Ondy 
mae y drafferth yn nghylch y “ feny w newydd,” &c., wedi 
gwneuthur niwed i’r Barnwr druan, fel ag y mae golygyddion 
mwyaf boneddigaidd .y Talaethau wedi peidio gwneuthur sylw 
o hono. Er holl ddeisyfìadau pobl Utah am gael dynion o’u 
hetholiad eu hunain i lanw prif swyddau y diriogaeth, anfonir 
y fath ddynion a’r barnwr anghyfiawn a enwyd. Er rhoddi ei 
hanes difynwn o lythyr a ddanfonodd boneddwr o Utah, 
(yr hwn nad oedd yn Formoniad) at un o olygyddion y 
Moinion : — 

“ Pan ddaethum yma gyntaf, yr oedd genyf rhagfarn cryf 
yn erbyn y bobl, ac ofnais hwynt yn fawr. Cyfeillach agos 
a'm brodyr “anffyddiol,” [sef swyddwyr yr Unol Dalaethau, 
&c., nad oeddynt yn Saint] ni leihaodd fy rhagíam a’m ofnau, 
ond i’r gwrthwyneb, a’u cynnyddodd. Oddiwrthynt h'wÿ’ y 
dysgais fod eu bywydau mewn perygl, yn berwydd “ymad- 
roddion celid ” a rhoddwyd yneu herbyn gan “ bennaethiaid,” 
yr Eglwys, yn eu cyfarfodydd crefyddol ; ac fod y “ galluoedd 
ag sydd ” yn wrthwynebol i’r Brif Ly wodraeth, ac yn frad- 
wyr i’w gwlad. » * « 

“ Ar ol byw yma am bum mis, yr ydwyf wedi cael allan y 
gwir achos i “ ymadroddion celid ” yr henuriaid, a medraf, i 
ryw raddau, gyfrif am ysbryd yr erthyglau ar Formoniaeth 
ag ydynt wedi ymddangos o "bryd i bryd yn y newydd- 
iaduron.” 

“ Yr ydwyf wedi cael allan fod nifer o’r Anffyddwyr a’r 
Mormoniaid yma yn euog o gwnaw'dolrwydd dirfawr. Y 
Barnwr S— , (United States Offlcial and Quarter Mormon,) a 
gafwyd, yr wythnos diweddaf, yn euog o flaen llys yr Eglwys, 
o odineb, a’i esgymuno o’r Eglwys, a’i gyhoeddi trwy y 
Diriogaeth. 

“ Gwn fod P— , D — , C — , (Swyddosrion yr Tlnol Oalaethau) 
a phrif “ Anffy ddwyr ” eraill, wedi bod yn < nog o’r un f rosedd, 
ac wedi hirio hen hag i’w cynnorthwyo yu eu bwriaüau cyth- 
reulig; ac hefyd fod y Cad. B — , Dr. H--, (Swyddogion yr 
Unol Dalaethau) J — , ac eraill, wedi eu hymgyssylltu a hwy 
mewn gambìo, ymfeddwi, a chamddarlunio gweithredoedd a 
dull arweiuyddion y cyíundeb hwn i’r Dosbartbiadau yn 
Washington, (yr ydwyf wedi darllen yr ysgriíau,) ac at y 
wasg yn Nghaerefrog Newydd. Atn fy hunan, cyfaddefaf fy 
mod wedi cadw eu cyfeillach i ryw helaethrwydd, ac fy mod 
yn euog o yfed gyda hwynt, a thrwy hyny w r edi tynu anfodd- 
lonrwydd y Mormoniaid, ond diolch i Dduw ni fum erioed yn 


172 


ÜDGORN SEION 


fy mywyd yn euog o buteindra a gamblo, a gobeithiwyf na 
fyddaf byth. 

“ Gŵyr yr awdurdodau [Mormonaidd] yn dda am y pethau 
hyn, a rhyfeddwyf am na wnaethant fwy nag ychydig “ ym- 
adroddi yn galed” yn herbyn y fath ymddygiad, pan y 
deallir yn dda gan Formoniaid ao Anífyddwyr fod “ cyfraith 
y mynydd ” yn farwolaeth i’r godinebwr. Ond tybiwyf fod ar 
y Mormoniaid ofn gosod y gyfraith mewn grym, gan gredu pe 
y lladdent unrhyw swyddog yr Unol Dalaethau, neu eu hall- 
tudio hwy a’u cyfeillion allan o’r Diriogaeth, ei wyrdroid yn 
wrthryfel yn erbyn y Llywodraeth, tra y mae Mormoniaeth 
eisioes mor anmhoblogaidd yn y Talaethau, y cyfodai yr holl 
wlad i ymddial, nid ar y dialydd, ond ar yr holi 70,000 Mor- 
moniaid yn y Diriogaeth.” 

A yn mlaen i ddadleu dros i’r Saint yn Utah gael Swyddwyr 
•o’u hetholiad eu hunain, ac i ddangos y gwahaniaeth rhwng 
aml-wreigiaeth ac anfoesoldeb. Dywed nad oes na thafarndy, 
na gambling house, na phuteindy yn y Diriogaeth, a gofyna pa 
bentref, tref, neu ddinas yn yr Unol Dalaethau a ellid gydmaru 
ag Utah. 

Gtorfoda diSyg lle ni i roddi pob manylion, ond cynghorwn 
pob Llywjdd Cyanadledd a Bugail i dreio cael un copi o’r 
Mormon yn gynnar gyda y post, fel y galio yn ei gynnadledd 
amddiffyn ein crefydd santaidd rhag cael ei drwgliwio gan 
blant y eelwydd. Anfoner y tal am dano yn mlaenllaw i 
Llynlleifiad, fel y cyfarwyddwyd o'r blaen, neu bydd rhaid 
aros am dano yn hwy trwy y drefn ag y mae yn dyfod i’r 
eangenau. 


LLYTHYR ODdIWRTH YR HENURIAD 
ISRAEL EYANS. 


Llong “ George Washinglon," Ebrill 16, 1857. 

Llywydd Daniels, 

Anwyl Frawd, — 

Gan fod genyf ychydig o amser i’w hepgor, a ntnnau yn agos- 
hau i Boston, defnyddiaf y cyfrw i ysgrifenu yohydig tinellau 
attoch, oherwydd fy mod yu gwybod eich bod yn awyddusam 
glywed oddiwrtbyro. 

Hwyliwyd ni mewn i’r Channel ar ddydd Sadwrn, yr28aiu o 
Fawrth. Ar ddydd Sul, cododd y gwynt, ac aeth y roôr yn arw 
iawn, ac o ganlyniad dechreuodd rhai o’n pobl ni fyned yu glal, 
hyd nes nad oedd ond ychydig o honom wedi ein gadaeli edrych 
ar ol y rhai oeddynt yn glaf Parhaodd y gwynt yn gryf dros 
amryw ddiwrnodau, yr hyn a gadwodd ein pobl ni lawr yn bwy 
nag a. fyddent oni bai hyny. Ond oddeutu diwedd yr wythnos 
yr oedd y mwyrif o honynt yn lled dda. 


CDGORN SEION. 


173 


Cawsom ddan farwolaeth yma, nn hen wr o ioegr, a phlentyn 
0 gynnadledd Southampton. Cawsom hefyd un genedîgaeth. 

Y mae mam y plentyn wedi bod yn glaf iawn, ond y mae hi yn 
gwella yn raddol. 

Yr ydym yn 816 o rifedi o ymfudwyr ar fwrdd y Uong, ac 
wrth ystyried ein amgylchiadau, yr ydym wedi myned yn mlaen 
yn dda. Yr Henuriad James Park yw ein llywydd, a’r Henur- 
iaid J. B. Martin a Danayw ei gynghorwyr. ‘Yr ydym wedi ein 
rhanu yn ddosbarthau, o ba rai y mae pump. Ý mae y cyntaf 
dan fy ngofal a’m esgobaeth i, yr Henuriad J. C. Hall yn esgob 
ar yr ail, yr Henuriad Asbby ar y trydydd.yr Henuriad Carrigan 
ar y pedwerydd, yr Henuriad Dille ar y bummed, a’r Henuriad 
A. M. Musser yn ysgrifenydd. Gyda’r trefniad hyn, a chyf- 
reithiau y cwmpeini yu cael eu cadw yn rheolaidd, yr ydym yn 
myned yn y blaen yn rhagorol. 

Nid yw tanau y llong wedi eu cyfrif i bobi ond i 400 oymfud- 
wyr, ond gyda’r rheolau y' ydym wedi eu mabwysiadu, gallwn 
yn rhwydd wneud am dros ddau cymmaint. Y mae ein bwyd- 
ydd yn dda, ac y mae genym ddigon o honynt. 

Y mae y Saint oll yn mwynhau iechyd daj ac y maent mewn 
ysbryd llon, canys byddwn ar dir yn fuan yn awr. Yr ydym 
wedi bod 22 niwrnod ar y mor, a chawsom ar y cwbl daith bur 
gysurus, ac y mae bendithion y nef wedi ein dilyn, a’n gweddiau 
wedi ei hateb yn union. Perwyd i’r gwyntoedd i chwythu, iach- 
awyd y cleifion, bwriwyd alian gythreuliaid, ac y mae Ysbryd yr 
Arglwydd wedi gweinyddu arnom trwy gydol yr arnser. 

Y mae y Saint o Gymru wedi myned yn y blaen yn rhagorol 
dda. Bu rhai o honynt yn glaf, ond yn awr y maent oll yn 
ìach, neu o leiaf yn agos felly, ac ychydig ddiwrnodau ar dir 
sych fydd yn ddigun i osod y cwbl yn ei ìe. 

Oddiar y dechreuais ysgrifenu y llythr hwn, bu farw y wraig 
hono ag oedd wedi esgor, a chladdwyd bi yn nyfnder y weilgi. 

Y mae etto un neu ddwy o hen wragedd nad ydynt yn bollol 
tach. Y mae pawb eraill yn mwynhau iechyd cryf, ac yn teimlo 
yn gysurus. 

Y mae teimladau fy ngbalon yn annesgrifiadwy, tra y mae yr 
olygfa hardd o wlad fy ngcnedigaelh yn ymgodi o’m blaen, canys 
teimlwyf fel pe buaswn unwaith etto o fewn fy nghartref g!yd, a 
phan y dywedwyf hyn am danaf fy hun, credwyf fy mod yn 
dywedyd teimladau pawb ar y bwrdd. 

Nis gwn am ddim ara’l a allaf ddywedyd, oherwydd y mae psb 
ua yn bur gysyrus, ac yr ydym yn gweddio yn ddibaid hwyr a 
coreu, am i chwi a phawb o’n brodyr a chwiorydd yn Babilnn, 
gael eich cysuro a’ch becdithio, cyhyd ag y bydd ewyllys yr 
Arglwydd yn eich cadw yno, ac y bydd i cbwi yn fuan gael y 
ra p U Ì o ri a chael eicb bendithio fel y cawsom ninnau. 

Cofiwcb fi yD garedig at y brodyr Miller a Taylor, a phawb ag 
yaynt yna gyda cbwi. 

Bydded i aml fendithion y nefoedd eich dilyn byth ac yp 


174 


ÜDGOBN SEION. 


feunyddiol, gan eích perffeitbio i bob gweitbred dda, ydyw 
taer a diysgog ddymuniad 

Yr eiddoch, fel arfer, 

ISRAEL EYANS. 


Rhos-llanerchrugog, Mai Sfed, 18S7. 

Y Llywydd Daniels, 

Anwyl Frawd, — 

Y rhe8wm nad wyf yn anfon attoch yn amlach yw, oherwydd 
fy mod yu gwybod fod y bugail Jones yn gwnend yr angen hyn 
i fyny, yn ei epistolau ef attoch cliwi o bryd i bryd. 

Gyda golwg ar y Diwygiad, mae wedi ac yn bod o werth 
rhyfeddol yma, megis manau eraill. Llawenlieais pan clywais 
gyntaf am dano, yn gymmaint a’n bod wedi rhoddi i lawr sail 
i edifeirwch, ac ,l athrawiaeth bedyddiadau,” &c. Yr oeddwn yn 
gwybod er ys amrywfisoedd bod genyf le mawr i ddiwygio mewn 
llawer o bethau ; ond cefais olwg hollol wahauol byth arnaf fy 
hun, trwy addysgiadau ein Bugail, yr Udgyrn, Stars, a’r brawd 
Benson, &c. Mewn gair, credaf ? mi gae) golwg tra cbywir o 
honof fy hun, trwy y cyfryngau a nodwyd, a6 yn y drych ynm 
gwelais le geuyf i ddiwygio, yn feddyliol, yn ymddyddanoi, a 
gweithredol. Ar y 23ain o Fawrth, yn Llynlleifiad, oyfammodais 
yn enw y drindod etto, i fyw fy nghrefydd, i yrnburo, ac i sant- 
eiddîo íy hun gerbron fy Nhad, yr hwn a orcbymynai arnaf i'w 
wneud. Fe seliwyd y cyfammod a thywalltiad helaethacb o 
ysbryd Duw arnaf nag o’r blaen, yn ol vr addewid. Ac hyd yn 
hyn y mae mogis tân trwy fy holl gyfansoddiad, ie, y mae yn 
cynnyddu, a thrwy ei nerth yr wyf wedi pregethu ar yr un testun 
er ys saith wylhnos, sef y “ Diwygiad,” yn y boreu, y prydnawn, 
ac yn yr hwyr. Ac megis ag y mae dynion yn gwahanu yn eu 
cyrff a’u hysbrydoedd, felly hefyd y gwahana effaith pregethíad y 
diwygiad. Credai rhai o’r penau mawrion a'r lords, mai ergyd 
farwol i Formoniaeth oedd y diwygiad, tarddedig oddiar ddiffyg 
cariad, hunan-elw, a tbrais. Eraill yn wahanol, gan wybod mai 
bendith darddiedig oddiar gariad a thrugaredd Duw oedd ; ac yn 
y goleu byn mae tua hanner cant wedi adgyfammodi yn y 
bedydd i fyw yn well, a gallaf ddywedyd eu bod, y mae eu 
gweithredoedd yn dystion o hyuy. Dysgwyliwn fedyddio rhagor 
yn fuan, ond credaf y bydd o ddeugain i lianner cant yn fyr or 
rhif blaenorol, yr byn a brawf mai meirwon oeddynt o’r blaen. 
Ond hyn sydd ffaith, y bydd rhagor o lwyddiant yn ein plith o 
hyn allan. a hyny yn naturiol ac ysbrydol, oherwydd y mae 
mwy o ysbryd Duw yn ein plitb, ac o ganlyniad fe wneir rhagor 
o waith. Y r ydym wedi dechreu pregethu allan o galon yn yr 
awyr agored, ac V mae tyrfaoedd mawrion yn ein gwrando, a 
hyny yn astud a difrifo), ond y mae yn rhaid caniatau fod am- 


ÜDGOHN SEIOIf. 


. 175 

bell i Saul yn tnhob cyfarfod. Arddangosa llawar o’n gwranda- 
wyr a gwen gonestrwydd yn chwareu yn en gwynebau, yr hyn a 
brawf i raddau helaeth ei fod yn y galon. Llawer o’r gwenau 
byn ydynt wedi eu creu trwy effaitb y traethodu ffyddlon svdd 
wedi bod am y pum mis diweddaf; diau fod y rhai hyn wedi ac 
i wneud llawer oddaiom. Pan yn pregethu allan, os bydd cyn- 
hwrf yn cyfodi yn mblitb y bobl, achosir hwynt, gan amlaf, gan 
y gweimdogiou a r pregethwyr, fel galwant eu hunain. Adwaenir 
hwyntyn y cynulleidfaoedd, nid wrth eu rhinwedd a’u daioni, ond 
wrth ou Babylomsh Flags, sef eu napcynau gwynion, gwynebau 
binon, a gweithredoedd o eiddo’r un drwg. Cariant erbvn hyn 
eupapurai newyddion a’u halmanaciau, er vmdrechu ein'gwrth- 
brofi Ond gwel y craff ei lygad trwy hyn en bod yn methu 
cael dim yn ein herbyn yn ngair ysgrifenedig Dnw, felly amlwg 
yayw fod bob peth yn gweithio er daioni i blant Duw, a lledaeniad 
teyrnas Dduw ar y ddaear, ac y gwawria yr adeg yn fuan pan 
ivdd y frenhimaeth, a mawredd y frenhiniaeth, yn meddiant 
Samty Gornchaf. J 

Tebyg i hyn yr aw n yn y blaen yma, gan ddymuno rhan yn 

AÎglwydd dd,aU ’ 8311 Wyb ° d Ua f/dd ® in llafur 7 n ofer y n V 

Fy seroh gwresocaf attoch chwi, ac at yr holl frodyr ffyddlon 
sydd gyda chwi. j j 

Ydwyf, yr eiddoch yn ufydd a ffyddlon yn yr Arglwydd, 

DAVID JOHN. 

LLYTHYRODDIWRTH Y BUGAIL JONES. 


Ar fin y ffordd rhwng Caemarfon a Cricerth, 

Wrth fodd fy nghalon, 

Mai llfed, 1857. 

Anwyl Frawd Daniels, 

n Yr j w y thDOS ddiw eddaf bum yn Llandudno, Eglwysfach, 
ethesda, Amlwch, a Chaergybi, a’r Brawd William Ajas gyda 
S 1 ’ a chawsom gannoedd lawer i’n gwrando, yn neillduol yn 
etüesda ac Amlwch, a boli mawr pa bryd y deuwn etto. O, 
na bai rhyw ddyn da yn rhyw grefftwr yn dyfod i’r lle hwn. Y 
UD chwaer. Yr oeddent fel Cvmanfa fawr, pob nn yn 
mtedd ar y llawr, ac yn gwrandaw am fy wyd. Nid dadl na ddaw 
B y d(1 y brodyr teithiol yma yn awr ac yn y man, 
nid hanner digon aml. Daethom i Gaernarfon nos Sadwrn, 
M U010 r. P re 8 et hu allan ddwywaith, a chadw eyfarfod y Saint. 
,. a<: y ® aint yma yn farw iawn. Nid ydyw y brawd T. Jones 
raifr” 6 ?, 1 Ca . el 8 wait h, a bydd yn teitbio oddiamgylch byd nes y 
f' i f ? 18 eich üy^byr a llythyr y brawd Taylor. Yr oeddwn 
y ubaitbftua Macbynlleth, pe buasech heb anfon attaf, ond 


176 


UDGOBN 6EION. 


nidi gadw crmanfa; ond all nght, frawd Daniels, byddaf heno yn 
Cricerth, yn pregethu fy hun, nos y foru yn Porthmadog, oddi- 
yno i Harlecb, Banmoth, Tywyn, ac i Machynlleth nos Sadwrn, 
i gyfarfod a’r hrawd Taylor, a phregethu boh nos, os gallaf. 
Cerddais yr wythnos ddiweddaf tua chan milltir. Bu y brawd 
Ajax gyda mi o Betnesda hyd heddyw, y mae efe yn gystal ag y 
dymunwn iddo fod. Mae y Saint o hyd yn diwygio, ond nid 
mor gyflym ag y dymunwn iddynt. O ie, cofiwch,cofiwch anfon 
Collier da yn ei waith a’r Eglwys, at y hrawd Thomas Jones, 
Brynibo. Caiflf 3s: y dydd am ei waith. Nid i bregethu yr wyf 
yn ei ymofyn, ond i gynnortbwyo yr ychydig sydd yma gyda 
dosparthu llyfrau. Hefyd cofiwch am Llanidloes, Os nad ydyw 
Benjamin Davies yn dyfod efaillai y daw rhyw un arall, John 
Morgans yn ei le i Brymbo, neu’r bachgen sydd tua’r Bryn o Sir 
Benfro. 

Aiff y brawd Taylor a mînnan yn ol y ffordd hon yr wythnos 
nesaf, ac i bregethu yn Nghaernarfon, Bangor, a Bethesda, &c. 
Cofich fi at bawb. Yr wyf wrth fy modd, ac 0 na chawn o bed- 
wari ddeg o fechgyn da i fyny. 

Fy sereh attoch o fon y clawdd. 

Eich «ydwas, 

J. E. JONES. 


[Pwy a gydsynia a galwad y brawd Jones ? Anfoned ei enw 
yma yn ddioed, gyda£ hysbysiad ei fod yn Formoniad parod, a 
chaiff ei fendithio a’i gyfnerthu, a’i lwyddo wrth fodd ei galon. 
Gofynwn etto ,pwy? 

“ Fv nghyd bechadurisid,” meddai pregethwr, “ pe dywedid 
wrtbych mai wrth fyned i ben y grisiau fan draw, (gan gyfeirio 
at y grisiau yn y pen hwnt i’r eglwys) y sicrbaech eich biachaw- 
dwriaeth dragywyddol, credwyf yn ddiau na cheisiai neb o honoch 
ei chyrhaedd. Ond pe cyhoeddai undyn fod yno gant doler ì 
fyny yno i chwi, yn rhwym y bo’f os na fyddai yno "suchb 
getting up stcárs as you never did see.” 



CYNNWYSIAD. 


Llythyr Henry Harties 

Y “ Daily Telegraph ” a Mormoniaeth 1(1,1 

Cynnadledd Brycheiniog .. 168 

Golygytìdiaeth 189 

Llythyr Israe) Evans 172 

Llythyron, &c ttì 


ABERTAWY: 

iRGnATFWYD A CUYHOEDDWYD GAN DANIEL DANÍELS. 


UDGORN SEION, 

NBU 

ŵntn \> £»amt. 


lìmr. 12.] MAI 30, 1857. [Cyi?. X 



I CYHOEDD GYWJLYDDUS PARNíVR DEUMMOND 


(A gyfteiihwyd o’r Miluenniìl Stab, gau Dewi Elped.) 


Yii adyn gwaradwyddus a’r gwaelddyn anwnaidd hwn, wedi 
rtianc rhag cyfiawn gospedigaeth y gyfraith, sydd hyd yn hyn vu 
rnedeg yn benrydd, gan ymdrechu celi ei droseddau ffieiddiaí,' a 
mwyal calon glwyfol ei hun, trwy ddifrio ac enllibo y “Mormon- 
laid. Cofus i'n darüenwyr i’r dyn hwn, er yn anwybodus, 
grach gyfreithiwr gwegil-y-gwŷdd, gael ei benodi gan y Llywydd 
iierce i lanw swydd anrhydeddus un o ynadon ymgy'weithasol i 
diriogaeth Utah, yr hon a waghawyd trw’y farwolaeth'y r anrhyd- 
eddus Leonidas Shaver. Wedi i DRUMMOND sicrhau ei ben- 
odiad, efe a adawodd ei wraig yn Nhalaeth Illinois, a cliychwyn- 
° a ?. ^ r e * ffordd efe a bigodd i fyny fenyw, cysgodd 

gv(la hi yn ystod ei holl daith, Ilettyodd agwelyodd gydahi tra yu 
S dinogaeth, gan ei galw Mrs. DRUMMOND. Dygwyddodd fod 
gan wu wraig y drwg-weithredwr anifeilaidd rai perthynasau yn 
; v " ', u C ta h, ac fel hyn darfu i drosedd y barnwr gwarthruddedig 
gael 6i ddadguddio; erlyuiadan oeddynt yn nghylch dechreu yn 
ci 6r ?j I í’ a mawr fiydi y gyfraith i gael ei gvmhell ; ond vr anghen- 
fil a ddiangodd i Galifornia. . ’ 

Tra yn ninas Fillraore, prif-ddinas Utah, efeaanfouodd Cato, 

| gaet was negroaidd, i lofruddio Levi Abraham, Masgnachydd 
liar' ewau , > on d y negro a faeddwyd yn yr ymgais creulawn, a’r 
nwrcalon-ddu addaiiwydam y trosedd; a buasaj, heb am- 
muaeth, pe y dygasid ef i’w brawf, wedi caei ei anfon i’r 
ny - dŷ ; ond obarch at ei urddasolrwydd swyddogol, fe bender- 
/tiwyd i attal gweithrediadau, ac uchub yr adyn tylawd rhag 
haeddu Y r ^Y n oe dd ci droseddau mor helaeth yn 

Pris líg. 


178 


tJOGOnN süloN. 



Yr ellyll celwyddog, godinebus, llofruddi ‘g hwb, wedi dianc 
rhag cospedigaeth ei droseddau ysgeler, a gymmerodd arno 
wneuthur tnynegiad at Ddirprwyol-Gadfridog y Talaethiau Unol, 
gan roddi ei resymau paham y rydd i fyny ei swydd fel barnwr 
cydgyweithasol Útah. Fod dim un dyn yn y byd gwareiddiedig 
i’w gael yn ddigon delffaidd i’w hydwyllo â’r fath gelwyddau 
haerllug, anghenfilaidd ; a adroddwyd, hefyd, gan y fatb warad- 
wyddus ddrwg-weithredwr, duon weithredoedd yr hwn a noeth 
wyd yn gyhoedd lawer o fisoedd yn ol, sydd yn anghyfartaledd 
dieithrawl, ac yn arddangos gwendid a hudolrwydd y meddwl 
dynol. Ond diëitbrach etto.i weled golygyddion poblogaidd, ac 
sydd yn arddelwi fod ganddynt ryw barch at eu cymmeriadau eu 
bunain, yu cymmeryd arnynt i roddi diiu coel i’r fath gelwyddau 
gwrthun, mwyaf annhebygol, a Don Quicsotaidd. Ni luasem yu 
anurddo ein colofnau trwy sylwi ar y fath siampl flShionllyd o 
ddynoliaeth a’r urddyn-diangol hwn, oni buasai fod boneddigion 
yr argratf-wasg yn ymdrech i arddodi y gwrtbuni a’r enllibiau 
adDabydilus hyn ar eu darllenwyr, megis gwirionedd gwireddawl. 
Ond yn awr am ycelwyddau cynnwysedig yn mynegiad Urum- 
mond. 

Celwyddl. “ Brigham Yonng, Llywodraetliwr Titiogaeth Utah, 
yw cydnabyddus ben Eglwys Iesu Grist o Sainty Dyddiau-diwedd- 
af, aelwir yu gyffrediri, iMormotiiaiù, ac fel y cyfryw ben yr 
edrycb y Mormoniaid atto, ac atto ef yn unig, am y gyfiaitb 
wrth vr hon y maent i gael eu llywodraethii ; am hyny nid oes 
dim un gyfraith o eiddo y Gymanfa Wladwriaethol yn cael ei 
hystyiied gauddynt hwy yn rhwytnedig mewn un dull.’ 

Nid oes diiu dyn yn America na Lloegr ag sydd yn y uiodd 
lleiaf yn adnabyddus â golygiadau neu arferiaflau y Lly wodraetb- 
wr Younga’r “Mormoniaid’’ arnad ywyn gwybod fod y gosodiad 
uchod yn gelwydd gwirfoddol a gwaradwyddus, beb y cysgod 
pellaf o sail. Pa bryd a pha le y darfu Brigliara Yoong neu vr 
î^glwys erioed halogi hyd y nod y lleiaf o gyfreithiau y Talaethau 
Unolî Pa bryd a pha le y darlu iddo ef neu yr Eglwys erioed 
halogi un o gyfreithiau gwladol Utah? Pa bryd neu pn le y 
gwnaeth efe neu yr Eglwys gredti neu ddysgu, naill ai vn gy 
hoedd neu yu ddirgel, roewn geiriau neu mewn ysgri/en,nad oedd 
oyfreitbiau y Gymmanfa Wladwriaetbol neu Ffurf-lywodraetb y 
Taleiihiau Unol, neu gy freithiau gwìadol y diriogaelh, yn rhwym- 
edig afeo ef neu y “Mormoniaid ?” Y fath enghraifft nis gellii 
ei rhoddi allan, er hodoiiaeth yr Eglwys naill aî yn Utah neu yn 
y Talaethau. Nid oes bobl ar wyneb yr holl ddaear yn f»y 
ymroddawl a ffvddlawn i eu Uywodraeth, nag ydyw heddycho), 
Ilafurus, diniwed ddinasyddíou Utah. Y nident wedi priodi a’r 
tfnrf ly wodraeth a chyfreitliiau y Werin lywodraeth Americanaidd. 
Yu wir, ant yn mhellach nâ díriasyddion eraill ; canys y mae 
wedi ei gorffoli yn eu herthyglau o ffydd fod dull a flurf lywodr- 
aeth y Lìywodraetb Americanaidd yu gynnyrchion ysbrydoliaet i 
yr Hollalluog. Gwadu ei hawdurdod a’i chyfreithian a fyddai yu 


CDGORN SEION. 


179 


wadiad »nion-gyrcb o’r dwyfol ddadguddiadau a roddwyd trwy 
Joseph Smith ; fe fyddai yn wadiad o “Formoöiaeth.” Fe fyddai 
y n wadiad pendant o ddysgiadau gwastadol, eynghorion, ac ym- 
arferiadau y Llywodraethwr Young. Fe fyddai yn wadiad o’r 
siamplau gwladgarawi ag sydd yn amlwg wedi nodẁeddu v Saint 
yn yr erledigaethau echrydus a ddyoddefasant. 

Beth! A ydyw y celwyddwr uífernawl bwn, Drummond, yn 
tybied y gall efe wneyd un dyn synwyrol i gredu fod y LJywod- 
raethwr Young a’r “ Mormoniaid” wedi penderfynu i 'wadu 
* Moi moniaeth ? ’ i wadu y dadguddiadau a roddwyd trwv eu 
Prophwyd merthyredig ; gwadu eu dysgeidiaethau eu hunain ; 
gwadu erthyglau ífydd eu hunain; gwadu holl wastadlen eu cre- 
fydd, er mwyn troi yn wrthryfelwyr i fawr Lywodraeth Ganol- 
barthol yr Undeb Americanaidd; Jlywodraeth, hefyd, ag y 
credant a sefydlodd Duw ei hunain trwy eu hardderchog dadau ? 
Cystal y gallasai ddywedyd i ni, mai y Mormoniaid a ffurfiasant 
neu a greasaut y I.lyn Halen Fawr ; a adeilasanty Mynyddoedd 
Creiglyd i rwystro goresgyniad eu tiriogaetb, ac anfon daeargryn 
ar Galiffornia 6r dychrynu y preswylwyr. 

Celwydd 2. “ Myfi a wn fod rhwymedig-lw dirgel ymgorfforiad 
}n mysg hol) aelodau gwrrywaidd yr Eglwys, i beidio cydnabod 
un gyfraiih eithr cyfraith yr Offeiríadaeth Santaidd, yr hon sydd 
yn dyfod i’r bohl trwy Brigham Young, yn uniongyrchol oddiwrtb 
Dduw, gan ei lod efe Young, yn rbaglaw Duw, ac yn brophwydol 
dduymedydd Joseph Smith, yr hwn ydoedd sylfaenydd y corffor- 
ìaid dall a theyrnfradwriaethawl hwn.” 

Hyn yn unig sydd yn ail adroddiad o’r celwydd gwrthun a 
iS‘iu V ® US ' ^ l ì d y feisw y d 8 an lofruddion Missouri yn y flwyddyn 
öd», yn hòni fod gan y Mormoniaid gorfforiad Uw-rwymedig yn 
Ttím 8 r S ’ “ elwir "DANITIAID," neu «ANGYLION DINYS- 
l iUOL,’ gorchwyl pa rai oedd dinystrio y Oenedloedd. Yr oedd 
nai dynion distadl, delffaidd y pryd hyny yn gweithredol ymhoni 
credu yr enllib maleisus hwn ; heb erioed unwaith feddwl fod y 
rnai hyny ag oedd yn ddigon dirmygus i lofruddio menywod à 
p ant diymgelaidd, hefyd yn ddigon drygionus i enllibo eu hys- 
g > faethau Uofruddiedig, mewn trefn i gyfiawnhau eu hunain yn 
tn lerchyll lanastra. Mae yr un celwydd yn awr yu cael ei ad- 
newyddu gan y cambtiteiniwr duwioi hwn o farnwr, yr hwn a 
o d o’r Diriogaeth i ddiauc cospedigaeth y gyfraith wladol. Os 
y jchwel efe byth i’r Diriogaeth hono, fe fydd yn alluog i ddysgu 
nv! , > aw n pa uu a ydyw y gyfraith wladol yn cael ei 

,. ârcil “ ■' n Utah neu nad yw. Efe a ddysg y pryd hyny er ei 
w T a , ' stwci> ’ fod y Mormoniaid yn oydnabod y eyfreithian 
,, sdo , a ttlrofie ddaw), heb ymofyn, yn ei achos ef, y cynnorthwy 

Gy/raith yr Offeiriadaett Santaidd,” fel y geilw efe hi. 

Celwydd íi. “Yr wyf yn llawn wybodus fod y rhai hyn yn 
■ “ ld 0 dd Y n i°n wedi eu neillduo trwy erchiad neiliduol yr Eglwys, 

1 b’í'inmeryd bywydau a meddiant y personau a ammheuant aw- 


180 


ÜDGQRN SEION . 


durd.od yr Eglvys, (enwau y rhai yn barod a wnaf'yD adnabyddu 8 
njewn aroser dyf'odol,’’) 

Nid yw hyn ond.yn unig ymhelaethiad o gelwydd yr 2il, ac ail- 
adroddiad noteho’r chwedlau gwrthun a ddygwyd iniewn yn y fath 
£fug-ystoriau a “Bywyd Menywaidd yn mhlith y Mormoniaid.’’ 
Mae yn lled gywrain, yn wir, fod i’r í'ath fintai o lofruddion ac 
yspeiiwyr fodoli yn mysg deg mil a deugain neu gàn mil o gyfan- 
eddwyr, a dim un i’w dadguddio, hyd oni amlygwyd gan y 
godinebwr anifeilaidd hwn. Ond, weai hyn, mae yr “ enwau" i 
gael eu gwneyd yn “adnabyddus mewn amser dyfodol.” Pahani 
na wneir hwynt yn adnabyddus yn awr ? Paham na roddir un 
enghraifft o ryw lofruddiaeth a gyflawnwyd ganddynt ? Paham 
na sylweddir rhai o’r cyhuddiadau hyn gyda rhyw dystiolacth 
fechän? Os yw y fath fintai yn bodoli, gorchwyl pa rai yw 
yspeilio allofruddio “personau y rhai a ammheuant awdurdod yr 
Eglwys,” pa fodd y darfu i feddiant a bywyd Drummond ddianc? 
Pa fodd y gwnaeth y celwyddog ysgrif- raglaw Forris a’i wraig 
ddianc ? Pa fodd yì cafodd y cannoedd cenedloedd, y rhai a 
gartrefasant yn Utah am flynyddoedd ddianc ? Pa fodd y cafodd 
y eannoedd “Mormoniaid’’ neillduedig y rhai a breswyliasant y 
diriogaeth flwyddyn ar ol blwyddyn, ddianc ? Pa fodd y mae 
cannoedd eraill ag sydd yn gadael yr Eglwys ac yn dychwelyd i’r 
Talaethau, neu ymfudo i Galifforni», yn dianc ? Rhaid fod yr 
yspeilwyr a’r llofruddion liyn yn hwyrfrydig iawn, yn wir, mewn 
dwyn allan eu dyben uffernol, “trwy arcbiad neillduol yr Eglwys,’’ 
os nad ydynt wedi yspeilio na llofruddio dim un. Dieithrol fod 
càu mil o bobl yn gallael byw newn tiriogaeth flwyddyn ar ol 
blwyddyn, a dim byd y nod un cyfartaledd o un llofruddiaetb yn 
flynyddof yn dy.gwydd yn eu plith. Rhyfedd na fuasai mintai 
gorfforedig “wedi eu neilláuo trwy archiad neillduol yr Eglwys’’ i’r 
alwedigaeth uchaj' o lofruddiaeth ac yspeiliad, yn alluog i gyf- 
amryson â’r lìoli'uddion anghorfforedig yn mhiitb y cenedloedd 
Çristianogol gwareiddiedig a duwiol. Na, nid hyd y nod i ladd 
un-pummed rhan cymmaint ag a lofruddir yn Ngbaliffornia war 
eiddiedig! Tybiai un yn naturiol y byddai i ryw un. bob yn awr 
ac eilwaith, yn wyrtlnol i ddiflan.u ; y byddai i’r meddiant a ys- 
peiliasid gaelei ddadguddio. Ond yma nyni a gawn y rhyfeddol 
anghy fartaledd o fyntai o yspeilwyr a Ijofruddion, ond dim un 
wedi ei lofruddio neu wedi colli ; dim meddiant ysglyfa«thedig 
wndi ei gael na’i hunaniaethu. 

Celwydd 4. “Fod y cof-lyfran, papurau, &c., y Blys Uchaf 
wtjdi cael eu dinystrio trwy archiad yr Eglwys, gyda gwybodaeth 
gyfejriol a chymmcradwyaeth y Idywydd B. Young, a’r swyddwyr 
cyngbreiriol wedi eu ammharchu yn drwsgl am feiddio cod' un 
anunheuaeth yn nghylch y weithred deyrnfradwriaethol.” 

Mewn ymddidíiauion ag y dywedir iddynt íod wedi dechreu 
gyda’r enìlib hwn. gosodir allan fod yn nghylch 900 o gyfrolau o 
gyfreithian y Taîaelhau Unoî wedi cael eu llosgi. Er nachawsom 
an hysbysrwydd mewn perthynas i’r cyhnddiad hwn, ond yrbyn 


SDGOBN SEJON. 


181 


a ddeohreuodd gyda Drutnmond, etto nid ydym vn petruso 
cyhoeddi hwn hefyd yn gelwydd drygionus a maleisus." Yr vdvm 
yn rhy adnabyddus â phobl dda Utah, ac og egwyddorion rhydd 
rhwyddgalon, a haelionus y Llywodraethwr Young, i gredu," am’ 
un foment, y byddai i’w Ardderchogrwydd neu yr Eglwys fod yn 
euog o’r fath weithred isel, wael, dirmygadwy, a'r un a'osodwwd 
i I awr vn eu cyhuddiad yn y gosodiad hŵn. Mae gwir weithredoedd 
J Llywodraethwr, a Chynghorfa Ddeddf wneuthurol v diriogaeth 
yn ystod y gauaf a aeth heibio, yn profi a celwydÜ o’r cyhuddiad’ 
hwD. Gorchwyl penaf y Gynghorfa, yn ys'tod vr e-isteddiad 
diweddar, sydd wedi bod er dethol a chasgiu o weithredoedd r 
Senedd Wladwriaethol bob cyfreithiau neu ranau o gyfreithiau ajr 
sydd yn y gradd lleiaf yn gymhwysiadol j Utah, neu Diriogaeth- 
au Americanaidd eraill, fel ag y gallai yr unrhyw gael eu gosod 
yn un gyfrol, fel y gallasai dinasyddion' y Diriogaeth fod yn fwv 
bylaw î ddysgu cyfreithiau y Talaethau Unol ag sydd yn eú 
llrwodraethu. A ydyw hyn yn edrych fel yn ewvl]ysio llosgi a 
dinystrio cyfreithiau y Senedd Wladwriaethòl ? A ydyw hvn yn 
ymddangos fel heb fod yn cydnabod “dim uu cyfraith eithr cýfraith 
yr Offeiriadaeth Santaidd ?” Cystadl y gallasai Drummond fod 
wedi cyhuddo y Morraoniaid o losgi llyfrgell a Senedd y Wladwr- 
iaelh yn y Cabidyldy yn Ninas Washington, a bod wedi eu 
cyhuddo hwy â'r celwydd llechwraidd hwn. Eithry mae o evíí- 
gymmeriad i ei enilibiau gwrthun eraill. 

Celwydd ô. “Fod Swyddwyr Cyngrheiriol y Diriogaeth vn cael 
eu dirmygu, ett haflonyddu, a’u blino yn barliausean y Mormon- 
iaid, ac am y dirmygiadau hyny nid oes dim iawn.” 

Y gallasai Drummond fod wedi caeí ei “ddirmygu, aílonyddu, 
ei flino,’’ sarhau, ei wawdio, a’i gashau, aim eí gyssylltiadau drwg-’ 
weithredol â’i ddewisiedig butain, nid ydym j r n teimlo tuedd i 
ammau. Ond fod un Swyddog Cynghreiriol gweddaidd, hanner 
parchus erioed wedi cael ei “ddirmygu, aflonyddu, a’i liino gan v 
Mormoniaid,’’ sydd yn hollol gelwyddog. ýn wir, y tnae v Prif 
Farnwr L. H. Reed, a’i olynydd Prif Farnwr J. T. Kinneỳ, bob 
un o r ddau yn llefaru yn y geiriau uchelaf o glod am eu c'aredig 
dderbymad yn mhlith y Mormoniaid. Y Barnwrytagy weithasol 
A. Snow a dderbyniodd y fath roesaw caredig fël y syrthiodd 
mewn cariad â’r bobl ac â’u hathrawiaeth ac yr unodd âg Eglwys 
y Smnt, ac y mae yn uwr yn genadwr galluog ein hathrawlaeth 
yn Neau Awstralia Y Barnwr ymgyweithas George P. Sliles a 
Leonidas Shaver a dderbvniwyd gyda’r nodau mwyaf o barch, ae 
a uchel anrhydeddwyd gan y Llywodraethwr a’r hoìl breswylwyr. 

aeyrholl Gynghreiriol Swyddwyr hyn, gyda llawer erailí, wedi 
r o ( i y dystiolaeth Iwyaf dibetrus yn uniawn-gyrch mewn 
gwrthwynebiad i wrthuni enllibus Drummond. 

Celwydd 6. “ Fod y Swyddwyr Cynghreiriol yn ddyddiol yn 
oael eu cymhelli wrando ar fi'urf y Ly wodraetti Americanaidd yn 
çae ei gogamr, prif orchwylwyr y gened), y byw a’r meirw, yn 
c ael eu henllihio a’u oam drin oddiwrth bentwr y bobl, yn gystal 


UDGOEN SEION. 


182 

ag oddiwrth holl aelodau arweinyddol yr Eglwys, yn y modt! 
mwyaf difoe6, ffiaidd, a dull drygionus ag y gall nwydau drug 
dyn yn bosibl amgyffred.” 

Mae blynyddol frwdfrydedd càn mil o Formoniaid yn nghadwsd 
gwyl y 4ydd o Orphenhaf — y dydd o annibynoldeb Americanaidd 
— yn rboi y celwydd i’r 6ed cyhuddiad hwn o eiddo Drummnnd. 
Os yw “peutwr y bobl,” a “boll aelodau arweinyddol yr Eglwys" 
yn enllibio a cham-drin “prif orchwylwyr y genédl,” pa fodd y 
dygwyddodd iddj r ct fod wedi enwi dwy neu dair o’u siroedd mewn 
anrhydedd i’r dynion rhagorol hyn ? neu eu bod wedi enwi prif 
ddinas Utah — yn FILLMORE, mewn anrhydedd i’i Llywydd 
ardderchog hwnw? Y gallai fod neillduolion yn Utah y rhai 
a anfoddlonwyd gan rai o weithrediadau y Llywyddion American- 
aidd, a'r rhai yn rhydd a fynegasant eu barnau mewn perthynas 
i’r unrhyw, nid ydym yn ammau. Ond ai y Mormoniaid yn 
Utah yw yr unig rai yn y genedl Americanaidd sydd yn arferu y 
rhyddidd ymadrodd ? Ä ydyw yr holl Dalaethau a Thiriogaethau 
yn llefaru yn yr ymadroddion uchelaf o barch am eu “ prif 
orchwylwyr?” neu a ydyw y gwahanol bleidiau gwladol yn eu 
difenwi a’u difrio, mewn geiriau ac yn eu cylcliynolion ? Nid 
ìdym yn petruso dywedyd, nad oes Talaeth na Thiriogaeth yn yr 
Undeb Americanaiìld, ond sydd yn difrio, byclianu, a gwarthruddo 
y prif Lywiawdwyr yn fwy mewn un wythnos nag a wna dinas- 
yddion Utah yn ystod holl amser eu gweinyddiad. 

Y cyhuddiad nesaf yw fod y Llywodraethwr Young wedi arferu 
yr awdurdod gyfreithiol a hawliwyd ynddo gan y Talaethau Unol, 
mewn maddeu i ddau ddrwg-weithredwr a ddyfarnwyd i’r penyd- 
dỳ. Ai hwn yw yr achos cyntaf a ddygwyddodd, lle yr' ; arferodd 
Llywodraethwyr Talaetbau a Thiriogaetiiau eu hawdurdod orch- 
wyliol mewn maddeu i ddrwg-weithredwyr ? Pwy ar nawyr fod 
hwn o ddygwyddiad mynych iawn trwy yr holl Undeb? 

Yr achwyniad nesaf yw fod y Llysoedd Gwladol a chyfreithiol 
Utah wedi dedfrydu pump neu chwech o ddynion ieuainc, y rhai 
nad oeddynt euog o un trosedd, i’r penvd-dj T . Pe buasai Dfum- 
mond wedi cael ei brawf am el hynod droseddiadau, a cban y 
gyfraith ei ddyfarnu i garchar, nid oes genym ddim ammbeuaeth 
tia fuasai wedi dadleu dieuog. Mae gan lysoedd Utah ormod 
parch at y gyfraith i garcharu dim un dynsawd dicuog o drosedd. 
Dengys cof-lyfrau y llys y troseddau am ba rai y mae pawb coll- 
ddynion yn cael eu dedfrydu. Yn mhellaeh, y mae gan brif 
lysoedd y Talaethau Unol am y Diriogaeth hono allu i wrthdroi 
neu gadaruhau penderfyniadau y llysoedd iselaf : mae hwn yn 
ddiogelydd trwyadl yn erbyn carchariadau anghyfiawn ac angbyf 
reithlawn. 

Y celwydd nesaf ahaerwyd gan Drummond fel y canlyn : — “Yr 
wyf fi befyd yn cyhuddo Brigham Young ág ymyraeth yn bar- 
haus á’r llysoedd cynghreiriol yn cyfarwyddo yr uchel reithiwr 
pwy i roi cwyn yn ei erbyn a phwy i beidio, ac ar ol gorchymyn 
y barnwr i’r uchel reithwyr am eu dyledswyddau, fod gan y dyn 


ODGORN SEION. 


183 


Yonng yn ddigyfnewid ryw nifer o’r uchel reitliwyr wedi eu 
cynghori yn mlaen wnh ei ewyllys mewu perthynas i eu gorch- 
wylion, ac mai ei orchymyn ef fel hyn wedi ei roddi yw yr unig 
orcliymyn a adnabyddir, ufyddheir, neu a dderbynir gan 'yr holl 
uchel reilhwyr llysoedd cynghreiriol Tiriogaeth Ütah.’’ 

Y tfeithiau canlynol a ddengys yr anmhosiblrwydd hollol fod 
gan y celwydd maleisus hwn hyd y nod gy ffelybrwydd gwirionedd. 
Yn y 11© cyntaf, y mae tiriogaeth ütah yn breicheidio rhandir 
eang o wlad rhyw chwech cant o Jfilltiroedd o hyd, a thri chant a 
deg a deugain o led, yn cynnwys arwynebedd o yn ngbylch dau 
cant a phum’ mil ar ugain o filltiroedd petruai. Llawer sefydiiad- 
au mawrion o drefydd, pentrefi, a dinasoedd a fiíurfiwyd yn blith- 
draphlith trwy yr oll o’r dreftadaeth helaeth hon. Yr olî o’r dir- 
iogaeth hon a ranwyd i dair o raglawiaethau barnol; a Barnwyr 
y Talaethau Unol a benwyd i bob rhaglawiaetb, yn yr hon y mae 
efe yn dal llysoedd cyngbteiriol mewn gwahauoi amserau a 11©- 
oedd. Uchel reithwyr a bennodir mewn yn nghylch ugain o 
siroedd. Yn awr, gofynwn, pa fodd y byddoi yn bosibl i’r 
Llywodraethwr Young i gyflafareddu â’r holl uchel reithwyr hyn, 
gwasgaredig trwy y fath diriogaeth helaeth, yn eistedd yu fynych 
yn y pellder o bedwar, pump, achwech cant o filltiroedd oddiwrth 
y uaill y llall? Rhaid yw cofio nad oes dim rheilffyrdd na 
gwyfrau pellebyrawl (íelegrapMc wiresj yn y diriogaeth, ac yn 
f/nych misoedd cyfain a ant heibio heb ddim newyddion neu gyf- 
lafareddiad rhwng y sefydiiadau pellenig, lley mae uchel reithwyr 
yn eistedd. Ac etto yn ngwj'neb yr holl annalluoldebau hyn, y 
Llywodraethwr Young a arddangosir fel yn rheoli penderfyniadau 
“holl uchel reiíhwi. r Llysoedd, Cynghieirtol Tiriogaelh Utah ! ” 

Dyn rbyfeddol yw y Lly wodraethwr Young bwn ! fod ganddo 
y fatb odiaeth alluoedd ! Yn unig roeddyiir am y rhyfeddol 
syudod o fod mewn ugain o siroedd ar un amser, yn llygadu i 
uiewn i boll achosion dyrys pob uu o’r uchel reithwyr, a rheoli eu 
penderfyniadau! Ond gwedi byny rhaid fod hyn oll yn wirionedd, 
tnedd goiygyddion poblogaidd, canys y mawr, y difrycheulyd 
farnwr Drummond a ddywed felly ! 

Y cybuddiad nesaf sydd yn ysgrifenedig fel y canlyu : — 

“Drachefn, Syr, ar oi ymchwiliad gofalus ac ystyriol, cỳmhell- 

wyd fi i ddyfod i’r penderfyniad, caion-rwygog a chlafychog y 
gail fod, fod Cadben John W. Gunnison a’i blaid o wytb eraitl, 
wedi cael eu llofruddio gan yr Indiaid yn 1853, o dan orchymyn, 
cynghor, a chyfarwyddyd y Mormoniaid; fod fy rhagflaenarydd 
ardderchog a toynod, yr Anrhydeddus Leonidas Shaver, wedi 
dyfod i ei farwnlaeth drwy yfed gwirawd gwenwynig, a roddwyd 
iddo o dan orchymyn dynion arweinyddol yr Eglwys Formonaidd 
yn Ninas y Llyn Halen Fawr ; fod y diweddar Ysgrif-ragJaw, 

A. W. Babhitt, wedi cael ei lofruddio ar y gwastadedd, gan fyntai 
c yspail filwyr Mormonaidd, odan orchymynion penodol a neill- 
duol Brigham Young, Heber C. Kimball, a J. M. Grant, ac nid 
gan yr Indiaid, fel y mynegwyd gan y Mormoniaid eu hunain, 


184 


ÜDGORN SEION. 


a’u bod wedi cael eu danfon o Ddinas Llyn Halen Fawr i’rdyben 
hwnw. a hwnw yn unig; ac t'el aelodau y fyntai Ddanitaidd, yr 
oeddynt yn rhwy m i wneyd ewyllys Brigham Young, fel pen yr 
Eglwys, neu fforífedio eu bywyd.” 

Yr achosion a arweiniodd yr Indiaid i lofruddio Cadben Gun- 
nison a’i blaid, yn cynnwys ihai Mormoniaid, sydd yn rhy adna- 
byddus i achosi un rhyw egluriadau oddiwrthym ni. Nyni ynunig 
adroddwn fod rhyw ymfudwyr Califfornaidd “Cenedlig” drygionus 
yn anllad wedi llot'ruddio rhyw un neu ragor o’r Indiaid, a’r 
diweddaf mewn ymddial wedi llofruddio rhai o’r Alounoniaid, yn 
nghyd a Chadben Gunnison, a rhai o’i blaid. Mae yn ddieithr 
iawn, yn wir, fod Prif Farnwr Kinnev, a’r Swyddogion Cynghre-ir- 
iol erajll, y rhai yn ddiwyd a ymofÿnasant i’r ilol'ruddiaethau 
Indiaidd hyn, heb erioed wneyd y dynoethiad caion-rwygiadol, eu 
bod oll wedi eu drwg weithio “o dan orchymyn, cynghor, a chyf- 
arwyddid y Mormoniaid.” Yn nghylch pa amser y darfu i’r 
drwg-weithredwr ffoadurawl hwu ffurfio ei “benderfyniadan calon- 
rwygiadolî” Ai tra yr oedd yn y diriogaeth, neu ar ol iddo fod 
wedi ffoi rhag cyfiawnder? Gyda golwg ar yr uchel barcbus, 
Anrhydeddus Leonidas Shaver, yr ydym y T n cy'mmeryd pleser 
mewn dywedyd fod y Llywodraethwr, a holl gyfaneddwyr y dir- 
iogaeth ag oedd yn adnabyddus â’i gywirdeí) cyfreithlawn a’i 
lwybr uniawn yn ei setÿllfa swyddawl, yn ei ystyried yn addurn 
i gymdeithas, ac yn anrhydedd i’r Llywodraeth Gynghreiriol y 
rhai a’i penodasant i’r osodedigaeth neillduol hono. Ei farwol- 
aeth, er yn hir ddysgwyliedig oddiwrth ddefnyddiad gormodol, 
parhaus, a hir-gynnefinol o gyslyn (opium) a achosodd y deigryn 
o alar i syrthio o lawer llygad. Ei golled a ddwfn alarwyd gan 
yr holl gyfündeb, a’i angladd a weiniwyd gan yr urddasolion 
uchaf. Ni, ein hunain, a erfyniwyd gan yr Anrhydeddus Brif 
larnwr Kinney i bregethu pregeth angladdol y swyddog 
cyngbreirio) ardderchog hwn. Ei golled a doimlwyd yn fwy 
Uym etto, pan ei cyferbynwyd ag ymddygiad caion-ddolurns, 
auileilaidd ei olynydd, yr hwn a gafodd yr haerllugrwydd digy wil- 
ydd o osod gerbron fod ei “ragflaenorydd wedi dvfod i’w farwol- 
aeth trwy yfed gwlybyroedd gwenwynig, a rnddwyd iddo o dan 
archiad dynion arweinyddol yr Eglwys Formonaidd.” Ni 
ddywedodd Drummond wrthym pa fodd y llofruddiwyd ef ei huti 
gau y Mormoniaid. Pe buasai wedi mynegu ei farwoláeth ei hun 
i’r Cadfridog-dirprwyawl, barnem y buasai golygyddion ynddigon 
drygionus i fod wedi ei gyhoeddi oll yn wirionedd. Yn nesaf, 
dywedir wrthym o ddifrif fod y “diweddar Ysgrif-raglaw y Dir- 
logaetb, A. \V. Babbitt, wedi ei lofruddio ar v gwastadedd gan 
fyntai o yspeil-filwyr Mormonaidd, o dan benodol a neillduol 
orchymyn Brigham Young, Heber C. Kimbal), a J. M. Grant, ac 
nid gan yr Indiaid.” 

Yn awr, pa le y dygwyddodd y llofruddiaeth hon ! Atteb ; 
rhyw saith cant milltir o Ddinas y Llyn Halen. Pwy gyflawn- 
odd y llofrnddiaeth hon ? Atteb; yr un persohau ag a syrthias- 


UUGORN SEION. 


185 


ant ar amrywiol osgorddau ymfudol, ac yn ddiwahan ac a gig- 
yddiasant wyr, gwragedd a babanod. Ond pwy oeddynt hwy ? 
\r Indiaid Cheyenneidd a gyfFesasant mai hwy eu bunain oedd y 
llofrnddion j ac iddynt ei wneyd mewn ad-dâliad am fywydau y 
rbai hyny ag y darfu i fynteioedd y Talaethau Unol saethu i lawr. 
Mae yr un Indiaid hyn yn adrodd fod Babbitt wedi vmladd am 
ei fywydyn gyffelyb i arth lwyd; ond eu bod hwy wedì ei fwyellu 
(tomaha -’lced) ef; a’n bod hwy wedi saethu Sutherlancl (Mormon), 
yr hwn oedd gyda Babbitt; a ehan fod wedi iladd yr un nifer o 
ddynion gwynion ag a laddodd y mynteiodd o Indiaid, eu bod 
yn foddlon gwneyd heddwch, yr hyu a wnaethant ft swyddogion v 
Talaethau Unol yn Fort Laramie. Gyda’r holl brawf gwrth- 
wynebol hwn, yn gyhoedd ac o flaen y byd, y Don Quixot hwn o 
farnwr sydd yn cymmeryd arno i gyhoeddi mai y Mormoniaid 
Dauitiaìdd a ddaethant saith càn roilllir, svedi eu danfon 
“ trmj orchymyn penodol a neillduol” y Liywodraethẃr Young ac 
eraili, i r dyben hwnw a hwnw yn unîg.” Pa ham na ddyẃed- 
odd Drummond wrthym mai y Mormoniaid, ac nid y negroaid, v 
gauaf diweddaf, a lotruddiasanty caeth-ddatiedyduion deheuol yn 
y I alaethau Unol ? mai y Monnoniaid a wenwynasant Bonuparte 
ar Ynys Sl. Ilelena ? ac mai v Mormoniáid, ac nid y Saeson, a 
ddinystriasant y byddinoedd Rwsiaidd ynystod y rbyfel diweddar 
â r Galluoedd Gorllewinol? Y fath haeriadau nis gallasent fod 
werli methu raewn caffael ciedinwyr, yn neillduol os eu cynnelid 
' f .vny gan gyhoedd fygythiadau y nfewyddiaduron poblogaidd, y 
fath ag yw y London Times , London Illnstrated News, tỳc. “Ond,” 
medd Drumm'ond, "galìaswn, syr, pe yn angliertrheidiol, apelio at 
gwmwl o dyslion i orchwiriaw y rhesymau á roddais, a’r cyhudd 
iadau, yn eotn fel y maent, yn erbyn yr nrch-deyrnolion ag sydü 
yn Hywodraethu â llaw haiarn eu càn mii n eneidiun yn Utab, 
a u dau càn mil eneidiau alian o’r diriogaeth hon.’’ 

0 peidiwcb, Farnwr Orummond, “apelio at gwmwl o dystion,” 
nid yw yn ‘‘‘anghenrheidiol ” Mae eiclî gair vn unig yn grtlawn 
ddrgnn! ac yna yn nntg meddyliwch — y " hywydau’’ o eiddo y 
tystion liyn a tyddent yn y fafh gytiwr bygcthiol! O, arbedwch 
hwynt ! eu bywydau, “m jyddant ddiogei am un dydd!” yn nei’.l- 
duol y tÿstion yn Nghalitíbrnia, lle nad oes ganddynt ond yn 
nnig un dalaeth i eu hamddiffyn ! O, peidwch bradychu eu 
gwaed gwirion ! uanys pwy a all aminheu eichgair? y roae mör 
ruesymol— mor gyson — mor debygol — mor gyfatebol i offëiriaid a 
golygyddion ! fe fyddal yn fath drueni ei anafu â thystion an- 
anghenrheidiol ! 


MR. THOMAS BULLOCK, MRWN ATTEBIADI 
GYHUDDIADAU Y BARNWR DRUAIMOND. 
u . Llundain. Mai 3, 1857. 

ttemimd Orson Prati, - Anwyl Frawd,— 

Vedi darllen yn y Times lythyr hir oddiwrth Farnwr Orum- 
ra ond ar y pwnc o u losgi cyfreithiau Tiriogaeth Utah, ,, &c.» 


186 


UDGORN SEION. 


teimlwyf i ysgrifenu ychydig o fy meddyiiau, ac, efallai,y gaìlaut 
fod o les. 

I J an aeth y Pioneers i gawg mawr y Mynyddoodd Creiglyd. yn 
1847, yr oedd yn perthynu i lywodraeth Mecsico, ac fel tir Mec 
sicanaidd yr aethom i mewn iddo, ac y cymmerasom feddiant. 

Yn ngwanwyn . 1848 y gwnaethpwỳd cytìafareddiad o heddwch 
ar derfyn y rhyfel, yr hyn a drosodd y tir i’r Talaethan Unol. 

Pan y tiriodd yr ymfudiad o’r Talaethau Unol yno yn 1848, y 
bobl, mewn ymgynnullfa arbenig, a wnaetbant ffurf lywodraet’h, 
gan gorffori y wlad hono i “ Dalaeth Descret:’’ hwy a anfon- 
asant gynnrycbiolwr i’r Senedd Wladwriaethol, ac a wuaethant 
gyfreithiau i lywodraethu y bobl; yn mhlith y cyfreithiau hyn; 
yr oadd un yn corffoli Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau- 
diweddaf, gyda’uhoil ffurfiau a’u defodau crefyddol; ac yn rhoddi 
cyfartal amddiffyniad i bob euwadau crefyddol eraill. 

Senedd Wladwriaethol y Talaethau Unol gwedi hyny a gan- 
iatasant ffurf-lywodraeth, gan gorflbri yr unrhyw derfynau i dir- 
iogaeth Utah, ac a awdurdodasant Uywodrae.th y diriogaeth hono 
i orchymyn i gyfrifiadaeth gael ei gymmeryd, ar ba un i ranu 
yn gyfartal aelodau y ddeddf-wneutburfa. 

Deddf-wneuthurta Utah a gorfforwyd yn ol y weithred gorffor 
iad, a hwy a ail gadarnhausant holl gyfreittiiau 'l'alaeth Deseret, 
y rhai ag oedd yn gymhwyseddol i Diriogaeth Utah. 

Ar derfyn eisteddiad 1855 rhoddwyd gnledd gan yr Anrhyd- 
eddus Ysgril-ragluw A. W. Babbitt, pan y dygodd y PrifFarnwr 
Kinney, v Barnwr Cynnorthwyol a Cbadfridog Dirprwyol, dyst- 
iolaetb i r cyfreithiau doeth a da a ordeiniwyd i lywodraeth Utah. 
A hwy befyd a ddygasant dystiolaeth o ufydd-dod ei phobl fel 
dinasyddion Americanaidd, ac o’u cywirdeb a’u moesoldeb, yn 
gymdeithasol, gwladw riaethol, a chrefyddol. 

Cyfieithiau Utab, megis eu cyhoeddwyd i’r byd, a anfonwyd i 
Senedd Wladwriaethol y Talaethau Unol, (yr rhai oedd ganddyut 
awdurdod diddymiadol,) ac a gymmeradwy wyd. * * * * 

Nia oes genyf wybodaeth ain ddim liyfrau rieu gyfreitbiau a 
gawsaut eu llosgi yn Utah, naill ai trwy neu heb wybodaeth neu 
gydsyniad y I,ly wodraethwr Young, ac nis gallasai y fath beth 
ddyfod i r goleu heb wybod i mi, hyd at amser fy ngadawiad i ag 
yDo yr hydref diwedduf, yr hyn oedd ar ol i Drummond fod wedi 

gadaelam Califfornia. 

Yn yr eisteddiad ’55-6, yr hwn aeisteddodd yn NinasFillmore, 
ciifwyd fod ychydig welliant yn anghenrheidiol, yr hyn a wnaed. 
Y Bainwr Drunmond yD fynych aeisteddai yn y bar, ac a wnai 
grybwyliiadau ir aeiodau; y rhai hyny a ddadleuid, ao a 
fabw’ysiedid, pan y ceid yn anghenrheidiol. Fel hyn ystyriwyf 
fod ririogaeth Utah wedi cael set o gyfreithiau mor gryno a 
pherffaith i lywodraethu y bobl ag y mae ei sefyllfa yn ofyn. 

Gyda golwg ar y cyhuddiad o lofruddiaelh yr Ysgrif raglaw, Mr. 
Babbitt, Mr. Margetts, ac eraill, y cwmpeini o ddynion a groesas 
ant y gwastadedd gyda mi yr hydref diweddaf, yn gyntaf a 


ddgorn seion. 


187 


glywsant am y gyflafan ar y 24ain o Fedi, yn Independence Rodc. 
Ar y -3ydd o Hydref nyni a aethom heibio yr oruchw yliaeth 
Indiaidd ychydig filltiroedd yn ddwyreinio) i Fort Laramie, lle vr 
oedd deunaw lluesdy o Indiaid yn gwersyllu ; y rhai oeddynt yn 
ymofyn bod tnewn heddwch. Dywedwyd wrtliy'tn vu Fort 
Laratnie, ac hefyd gan y goruchwylwyr Indiaidd, mai bẁynthwy 
oedd y dynion ag a iaddasant y dyniòn gwynion, a’u bod hwy yn 
cydnabod ddarfod iddynt ei wneyd mewn ad daliad am y nifer "ag 
oedd wedi eu lladd gerllaw Fort Kearney gan fynteiodd y Tal- 
aethau Unol. Rhybuddiasant ni, gan ofni ein bod yn rhy 
ychydig mewn rhifedi i fyned trwy w)ad yr Indiaid mewn diogel- 
wch. íel hyn wyf fi yn gwybod fod Drummnnd wedi cyhoeddi 
anwiredd atgas. Am y cyhuddiad i’r JMormoniaid roddi i’r galarus 
Anrhydeddus baruwr Leonidas Shaver <( wlybyroedd gweuwynig 
yr hyn a achosodd ei farwolaeth,’’ y mae yn ẅybodus ei fod yn 
gelwydd ystyriol a drygionus. Han mai myfi oedd Arolygwr y 
gwirodydd i Diriogaeth Utah, yr wyf fi yn wybodus o’r ffaith ei 
fod efwedi prynu y gyfran fwyaf o’r gwirodydd ag oedd efe yn 
yfed oddiwrtb Meistrìaid I.ivingston a Áinhead, rnasgnachw yr yn 
Ninas *y Llyn Half;n Fawr, oddiar 1849 ; a rhai nid ydynt yn 
aelodau o’r Eglwys Formonaidd ; ac y mae yn eithaf gwybodus 
gan y bobl yn Utah, yn Saint a phechaduriaid, nad oedd y 
Barnwr Shaver, ar amser ei drancedigaeth, yn lhtua gyda Mor- 
raoniaid, ychwaith nid oedd ei feddyg yn Formoniad ; yr oedd 
efe yn cael ei gyfferi o’r Talaethau Ùnol. Y dyn a agurodd y 
Ifenesir ac a’i cafodd yn farw, y rban fwyaf o’r tystion a’r rheith- 
wyr ar ymchwiliad y coroner, nid oeddynt yn Formoniaid; eithr 
y Mormoniaid yn gyffredinol a alarasant ei farwolaeth ; ac yn 
awr yr ydyra yn gweled, pe buasai wedi rhyngu bodd yr Holl- 
alluou Dduw, i ei fywyd fod wedi ei arbed, ni luasai Tiriegaetb 
L’tah wedi cael oi mhelldithio â’r falh ddyn dirmygus, anfoesol, 
anllad, ag y mae Druntmond wedi profi ei "hunan i fod. 

Y>’ wyf fi yn llidiog wadu y celwyddau digywilyddiawg a wnaed 
yn llythyr y Barnwr Drummond, ac yn cyhoeddi i bawb a ddai - 
l!enant y llythyr hwn, y daw y dydd pan yn mhreseDoldeb y mili- 
ynau ymgynnulledig, y gwneir ei geíwyddau yc amlwg, a’r pryd 
ìiwhw hefyd y bydd yn amlwg pa un ayw’ y llythyr hwn yn wir 
ueu beidio. Ymddygiad y Llywodraethwr Young fydd y pryd 
hwuw yw adnabyddus i’r hol) fyd, a chelwyddau ei enllibwyr yn 
amiwg ddadguddiedig, pan yr anfonír hwynt i dderbyn eu gwobr. 

0 Arglwydd, galluogafi i wneyd fy nyledswydd mor ffyddlon 
a S y gwnaeth y Llywodraethwr Ýoung yr eiddo ef. 

Yr wyf wedi hod mor fyr ag y caniatâ y pwnc i mi, am hyny 
gwelwch yn dda esgusodi. 

Gorphwysaf, anwyl frawd Pratt, 

Yr eiddoch, yn wir ostyngedig, 

THOMAS BULLOCK, 

Gynt Clerc y Tŷ o Gynnrychiolwyr Tiriogaetb Utah. 
lirydym ni wedi bod yn bersonol gynnefinol á’r Henuriad 


188 


ÜDGOBN SEION. 


Thomas Bollock am lawer o flynyddoeâd, ac yn gwybod ei fod 
el' yn ddyn o wirionedd a geirwiredd, ac yr ydym yn cymmer- 
adwyo pawb ymófynwyr teg am hysbysrwydd o'ütah i dryddar- 
llen ei lythyr. Yr Henuriad Bullock sydd yn Sais wrth 
enedigaeth, yr hwn a gofleidiodd yrefengyl, ac a ymfudodd i’r 
America, ei wlad fabwysiedig, rhyw ddeuddeg neu bedair 
blynedd ar ddeg yn ol. Y mae efe yn ddiweddar o Utah, ar 
genadiaeth i ei wlad eaedigol. — G ol. S/ar.] 


AT LYWYDDION CYNNADLEDDAU. 

Llywyddion Cynnadleddau a welant yn dda i ddefnyddio eu 
dylanwad yn anfoniad ein Attebiad i Adroddiad y Barnwr Drum- 
raond, neu ryw erthyglau naill o ddyddordeb neb o'n cylclmol- 
iou eraill, i olygyddion y papurau, gan barchus ddeisyfu arnyut 
eu cyhoeddi. Golygyddion ydynt yn achwyn ei bod yn anhawdd 
iawn i gyrbaedd unrhyw heth ymddibynol yn nghylch Mormon- 
iaeth. Rhoddor iddyni bob cytieusdra a ewyllysiant. Y cyffroad 
sydd mor fawr fel y rhydd unriiyw hysbysrwydd ymddibynol ar 
.V pwnc hwn werthiad i eu priodol bapurau. — Gol. Star. 


NEWYDDION O UTAH. 

Dygodd y llythyr-gerbyd diweddaf amryw newyddion, llythyr- 
'in, &o., rhy faith i’w gosod yn y rhylyn hwn Y mddengys 
llythyr oddiwrth y Llywydil Young, &o., vn ein nesaf. Difynwn 
ychydig o’r Mormon : — 

Cawsom yr wythttos hon lythyr.gerbyd ychwanegol o Utäh yu 
rhoddt hanesion hyd Chwefrnr 25. Y newydd fwyaf cynhyrfus a 
bywydawl yw ffyniant y Diwygiad, a’i effaith dymunol ar y bobl. 
\ mdrefnir mewn modd godidog er dwyn yn tnlaen y gweitliiau 
cynoeddu8 yn egnioì. Y mae 300 o ŵyr wedi ymroddi at weithio 
ar gamla8 y Big Cottonwood er dyfod a meini i’r deml a dwfr er 
defnydd y ddinas. 

Cymdeithas Amaethyddnl a Gwneuthurol Deseret sydd eisoes 
wedi cynoeddi list o’r gwohrwyon a gyflwynir yn yr ail ddangosfa 
ffynyddol i gymmeryd lle yu mis Hydref rtesaf — am stocJc — 
cnyduu maesydd — gwyrdd-lysieu — ffrwythau a blodau — offerynau 
amaethyddol — peiriannau amaethvddol a pheirianaetb. 

Nid oedd yr Utahiaid, hyii yn hyn, wedi deall ara ddim ond aru 
etholiad Buchanan, ac yr oeddynt, wrth gwrs, mewn anwybodaetli 
ogoneddns o’u darpariadau dirfawr am rvfel, eu hyraosodiad 
t rnig ar bump neu chwech o ddinasyddion Americanaidd o 
Mtssouri ac Iowa, eu poenydiau ar y bachgen mud, a’u cabledd 
a n cyssegr-ladrad (onide ?1 mewn llosgi 700 cyfrol o gvfraith. Y 
fath bobl diygiomts y rhaid fod yr Utaiiiaid hyn i wneuthur hyna 
oll heb wvbod dim am hvnv hvd onid elo v gerwyn-agolch a’r 
enllibwT hwnw. yr N. Ý. 7 ’nbune, t’w Tiri'ogaetli— adleisiad y 
oarnwr ceffyl./asnachol,” Druntmond. Cystal fyddai i »i 


UDGORN 8ETON. 


189 


ychwanegu yraa fod y “ceffyl fasnachydd,” druan, wedi mynu 
Uythyr arall allan. Y mae wedi anerch gweddw Cadben Gun- 
nison, ac ychwanegu at ei gyhuddiadau blaenorol enwau y per 
sonan ag y mae efe yn credu eu bod wedi cyflawnu y weithred 
waedlyd dan y gochl o Indiaid. Darfu i berson a gỳhuddwyd 
felly, ag sydd yn awr yD y dalaeth hon, (Caerefrog Newydd,) ein 
hysbysu pa ddiwrnod o’i fwriad i gospi Drummond, gan y geill 
efe brofi ei fod yn Nghaliffornia yn amser ilofruddiad Gunnison. 
Pe ystyriai y cyhuddiedigion eraill ef yn deilwng o sylw, ac un 
rhyw gyfleusdra o ddyfod o hyd iddo, byddai i’r “bar'nwr ueffyl- 
fasnacliol,” yraddangos ar lun gwahanol yn y llysoedd yma na 
plian yreisteddodd y foneddiges Washingtonaidd wrth ei ochr ar 
y fainc yn Lŷs Fillmore. 

Oni ffurfia rai o’r duwiolfrydig weddiau neillduol dros y truan 
Drummond ? Druan o hono, dylai fod yn wrthddrych gresynol 
deb. Y raae wedi dwyu ei huo i gyfyngder gwaeth nag eiddo 
Peck, ac y mae efe yn ei wybod ; a pheth sydd waeth i’w 
esmwythder meddwl; efe a ŵyr ein bod ni yn ei wybod, ae yn 
debyg o roddi. un o’r dyddiau cymaf, y fantais o’n gafael, mor 
liydan ag y taenodd efe ei athrodau gwarthus. 


I DRUMMOND A’I GWMNI. 

Arch'gablwr — gwariwr y gwir — yw Drummond 
A’i drem yn mhob anwir ; 

Y ci anwn hwn, cyn hir, 

A dialedd ei delir 

Ei ddrewdod hynod ei hunan — ba anair! 

Dry’n boeuus i Satan ; 

Pob diafl a’i geilw yn aflan — 

Du ei ryw — a dna’i ran. 

Clyw ! Gwaedd y Golygyddion,— Offeiriaid, 

A ffair Parcbedigion! 

Emgerain dw) — gerwin don — 

Galanas dig elynion! 

Atteg “ Mormoniaid” UtaJ), — yw eu Duw, 

Efe a dal y traha, 

Cân Seion yn hon,— ha, ha, 

O lawen Haieliwia, 


DEWI ELFED. 


190 


UDGORN SEION. 


LLYTHYEON O'R DYFFRYN. 

Dinas y Llyn Halen Fawr, 

Chwefror áed, 18äfi. 

Anwyl Frawd Daniels, 

Mae yn gywilydd genyf na fuaswn wedi ysgrifenu atoch yn 
amlach, ond y mae afreolaidd y mail yn ddigou i ddiflasu neb a 
gymmer mewn llaw i ysgrifenu. Yr wyf fi a’m teulu yn iach, ac 
felly eich teulu chwithau: yr wyf yn gweled y chwaer Daniels bob 
wythnos, gan fy mod yn pregethu diwygiad yn mhlith y Cymry 
yn y gymydogaeth bono. Capt. Jones a Jeremy yw fy nghyd- 
genadon. Yr ydym yn eu dysgu i garthu allan bob drygioni, a 
phenderfynu gwasanaethu Duw o hyn allan. Yr ydym yn eti 
hannog i ddysgu Saesneg, a pheidio ymarfer siarad Cymraeg, gan 
fod hyny yn rhwystr i bersonau ddysgu y iaith arall. Byddai 
dda genyf glywed fod y Cymry yn yr hen wlad yn eu hefelychu. 

Mae yn amser hyfryd yma yn bresenol ; tra mae pawb yn 
ymdrechu gwasanaethu Duw, a chadw ei orchymynion. Mae y 
cariad cyntaf yn dychwelyd, a theyrnas Dduw yn flaenaf yn 
meddyliau y bobl. Eisoes mae yr annuwiolion yn crynu, ac yn 
dyfeisio pa fodd y gallant ddianc o’n plith. 

Y mae yr Eglwyg oll trwy y Diriogaeth hon yn pender- 
fynu ymhuro a glanhau, fel y derbynio yn helaeth o fendithion 
yr Arglwydd. Mae fy mynwes yn llawn, a charwn ysgrifeDU 
llawer atoch, ac at fy mrodyr y Saint Cymreig; ond ni chaniatâ 
amser ar hyn o bryd. Er hyuy, dywedaf hyn, pawb sydd am 
ddyfod yma, na ddeuant er mwyn cyfoethogi, neu wellhau eu 
hunain, ond er mwyn y gwirionedd yn unig. Cariad at y gwir- 
tonedd ddylai fod ein nod flaenaf; a deued pethau eraill fel y 
delont. 

11 Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw, 

Nacheisiwch olud byd ; 

Y trysor gorcn ceisiwch chwi, 

Mae’r lleill i’w cael o hyd.” 

Digon tebyg y gwna llawer ymadael yn y gwanwyn, gan yr â yn 
rhy boeth iddynt aros yn nuhlith y rhai sydd yn penderfynu 
gnaaanaethu Dnw. y r wyf fi a ’m teulu yn penderfynu glynu 
gyda yr Eglwys, deued a ddelo; a gwn mai gwyn ein byd os 


DDGORN SEION. 


191 


gwnawn hyny. Gwged y byd a wgorit, a chynddeiriogent a 
lynont, gyda ni y mae Duw, a gyda ui mae y fuddugoliaeth. 

Cofiwch fi yn garedlg at y Saint oll. ac yn neillduol atoch eich 
hunan; a pheidiwcb a hod heb ysgrifenu yn ol. 

Yr eiddoch yn y gwirionedd, 

JOHN S. DAYIS. 


Dinas Ogden, Hydref 20 , 1 856 . 

Fy anw-yl Frawd a Chwaer, ynghyd a’ch teuluoedd, — 

Dagenyf allu eioh hysbysu fy mod i a’m teulu wedi cyrhaedd 
pen ein taith yn iach ar yr ail o’r mis hwn, pan ein croesawyd â 
swper foethus, yn yr hon yr oedd amrywiaeth o fiasus ffrwythau 
y Dyffryn wedi cael eu darparu ar ein cyfer. 

Cychwynasom ar y 30ain o Orphenaf o Florence, gyda ein 
llaw-geirt, gynnifer o'r rhai ffyddiog ag oeddem, gan adael y rhai 
diffydd a gwan galon ar ol i gyfarfod â’r canlyniadau o’u han- 
ymdrech. ******* 

Bu farw o’n cwmpeini y chwaer Broofces, o’r Gogledd, Henry 
Jenkins, Merthyr, Abraham Evans, ac un o Sir Benfro, ynghyd ac 
un o Ysgotland, a phlentyn Anne Wüliams, Llanelli. Gydag 
eithriad o’r cyntaf, buont olì farw ar ol cyrhaedd i Ddinas y 
l.lyn Halen Mawr. Hefyd bu farw Henry Jenkins ac Edward 
l’hillips, Caerdyf. 

Cawsom daith hynod o lwyddiannus ar hyd y gwastadedd a 
thros y mynyddoedd, ynghyd a thywydd rhagorol deg. Ni 
chawsotn eira ar hyd y ffordd, eithr daeth ystorom eira ar draws y 
owmpeini wageni ag oeddynt o’n blaen, yr hon a barhaodd 24 
o oriau, ac fe drengodd 18 o’u hauifeiliaid. Erbyn i ni gyrhaedd 
y mynyddau, yr oedd y gauaf wedi troi yn wanwyn siriol ar eiu 
rhau, fel v goddiweddasoiu y wageni a’u gadael ar ol. Buont 
hwy chwech mis, a ninnau ddau fis ar yr un daith: yn hyn oll y 
mae yn amlwg ol'ul yr Àrglwydd dros ei dludion gyda llaw-geirt. 
Yr oedd Alma a Joam gyda mi a'm hanwyl wraig i’w llusgo yr 
holl ffordd : fe gerddodd Eüsabeth, Marî, a Margaret yr holl 
ffordd. Teithiasoni, ar rai diwrnodau, 30 milltir y dydd. 

Y dijlad anghenrheidiol i ddyfod gyda y llaw geirt ydynt un 
suií o rai cynnes, ac un o rai ysgafn. Y'fuygage a ganiateir i rai 


192 


UDGOEN SürON. 


mewn oed yw 17 pwys y’r un, a 10 i rai dan 14 oed. Y mae 
wageni yn cario extra luggage yn groes am 6ýo. y pwys. 

Yr ydym yn byw yn Ninas Ogden, 40 milltir o Ddinas y Llyn 
Halen Fawr ; wedi gweithio wythnos, ac ennill o 11 i 12 doler, 
(£2 ò 10 i £2 10,) wrth dynu potato. Bu John Edwards. gynt 
o’r Cwmbach, yn garedig iawn i rai. * » * « » 

Mae cnydau toreithiog eleni o wenith, ŷd, potato, &c., ynghyd 
a phob math o ffrwythau. [Beth ddywed y Gwron am geiliogod y 
rhedyn yn awr, wyddys. — tìol.] 

Pris y gwenitb yw dau ddoler y bwshel ; y can, tair ceiniog y 
pwys; potato, doler y bwshe). * • * . » » 

Gan ddymuno y bydd yr ychydig gynghorion yma yn ddef- 
nyddiol i ti, a chan obeithio dy fod yn byw yn unol a’th grefy'dd 
a chydaein cofîon oll, &c., terfynaf, 

Dy anwyl Frawd, 

HOPEIN MATTHEWS. 

O Y - .— Y Cymry a ddaethant yn groes i’r Plains gyda y llaw- 
geirt eleni a gawsam mwyaf o ganmoliaeth gan y Propbwyd 
Brigham Young yn y Gymanfa. — H. M. 

Taliadau am Gyhoeddiadau a Thraethoàau o Ebrill 30 hyd 
Mai 29. — Isaac Jones, £1 2s. 7c. ; John Jones, Brycheiniog, 
lOs. ; E. D. Miles, £2 Os. 3c. ; John Davies, £4 ; john Trebarne, 
£1 4s. lc. j David Jobn, £5; Michael Vaughan, £5; W, Ajax, 
Dinbych, £1. Cyfanswm, £19 16s. llc. 

Bwriadwn gyhoeddi yr Erthyglau sydd yn y rhifvn hwn yn 
nghylch Drutumond yn y tîurf o draethawd, fel y gallo y Saint 
ei ddosbarthu mor llydan, os gallant, a’r cylchrediad a gafodd V 
cyhuddiadau gwarthus a wrth-brofa, heb werthu eu Hudgyrn, a 
thori eu cyfrolau, &c., ac ymweled pob Llywydd â chynnifer o 
olygyddion fyddont yn ei ardal, gan ymddwyn fel y cyfarwydda 
y Llywydd Pratt — Gol. yr Udgorn. 



CYNNWYSIAD. 


Y Barnwr Drummoud, &c 177 

LLythyi ai yr un 185 

Newyddion o Utah 188 

Englynion i Driimmond 188 

Llytbyrou o’r Dyffryn I9# 


ABERTAWY: 

A-EÖRATI'WYD A CHTHOHDDWYD GAN DANIEL DANIEL8. 


ITDGORN SEION, 

ÎIBO 


&mn p ^acnt. 



Rhip. 13.] MEHEF1K 13, 1857. [ Cyf. 5. 


LLYTHYR ODDIWRTH Y LLYWYDD B. YOUNG. 


Swyddfa y Llywydd, 

Dinctg Ll. H. Mawr. 

Mawrth 1, 1857. 

Y Llywydd Orson Pratt, 

Anwyl Frawd, — Oddiar pan yr ysgrifenasom ddiweddaf 
attocli, ni ddy gwyddodd nemawr o hynodrwydd cyhoeddus. Y 
cytundeb i gludo y mail oddiyma i Independance, Gnol Dalaeth- 
au, a syrthiodd i Iliram Kimba!l ac oraill, o’r ddinas hon, yn 
ol 23,000 o ddoleri y flwyddyn, am bedair mlynedd ; ac mae y 
boneddwyr hyn wedi trefnu y mater yma yn y fath fodd, fel y 
dysgwylir y bydd yn ddarostyngedig i’n cyfarwyddid ni. Ar yr 
8íed o’r mis diweddaf, anfonasom allan y mail cyntaf yn 
ddwyreiniol, yn ngofal wyth dyn, W. H. Hiekman, blaenoi'ydd ; 
yr oedd ganddynt lawer o eira i fyned drosto, eithr ni amheu- 
wn eu bod wedi gorchfygu y rhwystrau hyn, a’u bod yn awr 

yn agos i’r Talaethau. \ 

Bydd i 0. P. Roekwell, gyda chyflawn-res o wŷr, gario allan 
y mail hwn, a dechreu gweithrediadau i sefydlu “ Cwmpeini 
Gludol,”er trosglwyddo nwyddau a phersonau — gan adeiladu 
aros fanau ar hyd y flordd; a tlirwy gael newid mulod yn yr 
aros fanau hyn, bwriadwn deitbio yn. groes i’r Gwastadedd yn 
•ysson nriewn ugain diwrnod. 

13 


Pris Ifg. 


194 


UIJGORN SKti)N. 


Felly y geill ein màsnacliwyr, a’r rhai hyny a allant dalu y 
moddion, gael eu nwyddau mewn dogneddau mwy neu lai, fel 
yr erchant. Yn y diwedd fe ddichon i hyn ddinystrio masnach 
y masnachwyr, canys pwy a ddyry 40 cent. y pwys am sìwgr 
a choffi, pau y gallant anfon yn mlaen eu mlioddion a’u heirch- 
ion, a’i gael wedi ei drosglwyddo yma am 25 neu 26 cent., a 
phethau eraill yn gyfartal? A chan y bydd ein passenger trains 
a nwyddau oll yn weddeuau m ulod, yn teithio 50 milldir y dydd, 
pwy ar sydd a chanddo fodd yn Lloegr, neu yn y Talaethau, a 
fydd yn awr wrth y drafferth o brynu na wageni na gweddeuau 
ychain, a bod dri mis ar y Gwastadedd, yn fiinderog mewn 
corph, ac aflonyddus mewn meddwl, pan y geill gael ei gludo, 
ynghyd a’i deulu gyda yr erpress mail trains byn gyda yr hyn 
y geill fyned ag a fyno o lwyth, am y pris iselaf, yn fwy cyflym 
a cliyda llawer llai o drafferth, nag y gallai trwy unrhy vr öordd 
arall drosglwyddo ei deulu ? Neb 

Galwafeich sylw at y pwnc yma, fel y cynglioroc y rhai 
hyny a feddant fodd i ddyfod gyda y cars hyn, via Indepen- 
dence, Missouri. 

Aellwch chwi ein hysbysu pa beth a ddaeth o’r Saint ag 
oeddynt yn ymroddedig fel milwyr yn y rhyfel Greimeaidd ? 

Egyr y gwanwyn gyda thecacli argoelion am gyflawnder nac 
a welasom am rhai blynyddau, a chredwn fod y bobl mewu 
gwell sefylifa i dderbyn, gwerthfawrogi, a mwynhau benditbion 
y nef. 

Mae fy iechyd fy hunan yn dda, ac yn gwella fel yr egyr y 
tymhor, felly hefyd y mae gyda y brodyr Heber C. Iíimball, 
Oaniel II. Wells, a Joseph Young, hynaf. 

A' y brawd Horace E. Elridge yn mlaen i St. Louis, aca ddi- 
feichia y brawd Erastus Snow. i’arha y brawd Llridge i 
weitliredufel eÌD gorchwyliwr yno. 

Ni chymhellwn ychwaneg o ymfüdiaeth trwy New Orlcans, 
Saint Louis, a’r ffordd ddeheuol. Cymhellat ffordd Boston, 
Chicago, ac Iowa, gan mai y ffordd ogleddol yw yr iacliusaf. 
Arunrliyw amser pan fydd gcnych passengers neu lwyth, neuy 
byddoch yn debyg o’u cael, rhagnodwch i ni trwy ein gorch- 
wylwyr yn St. Louis a Florence, a gallwn ninnau hysbysu jr 
arweinyddion, ac felly gellwch gael y passengers i ddalein cars 
rnewn rhyw fan cyfleus, i’w enwi etto. Ein mail agent a bre- 


UDGCMRN SETON. 


195 


swylia yn gyffredin yn Independeface. Bydd i’r rheilffordd 
trwyodd i Oouncil Bluffs gael ei chwblhau eleni, ac yna 
gobeithiwn y gallant gael passage trwyadl cyflym o’r dwyrain. 

Yn oiaf. amcanwn ar gael aros fanau bob 50 milldir, a llun- 
iaethau, ymborth anifeiliaid, &c., yno. Sefydlwn ychydig o’r 
eyfrai eleni. Felly chwi a ganfyddwch y geill dyn a’i deulu 
sydd yn brin o fodd gerdded o aros fan i aros-fan, a chaei ad- 
newyddiad o ddiwalliadau yn mhob lle o’r fath beb orlwy tho ei 
hun gyda llwythau go drwm ar y cyntaf, yr amser pan y mae 
yn leiaf arferol i’r fath ymdaith, nac mnr dda alluog i’w sefyll 
ag y geill ar ol byny. 

Bydded i gyfran ychwanegol o wybodaeth ac ysbryd y gwir- 
ionedd, yn rhagori ar ddoethîneb ddynol, a’r bendithion o 
heddwch, iechyd, a llwyddiant, fod ac aros gyda chwi. 

BBIGHAM YOUNG. 


IIANESION C Y M M ANFAOE I) D, &c. 

Cymmanja OrUewinol Morganwg, a gynnaliwyd yn Neuadd y 
Saint, Orange Street, Abertawy. 

Y Llywydd D. Daniels a Llywyddiaeth y Gynnadledd yn 
bresennol. 

Yn y cyfarfod boreuol fe gyfammodwyd yn unfrydol i gyd- 
nabod ac ufuddhau holl awdurdodau yr Eglwys, o'r Prophwyd 
Bngham i waered hyd at Ly wyddion y Canghenau. 

Y Llywydd Dayies a sylwodd ar effeithiau daionus y diwyg- 
1 . ’ a ’ r angenrheidrwydd o barh'hu i bregethu diwygiad a 
uwygio, Cadarnhawyd ef yn hyn gan gyfrifon gwahanol 
ywytfdion o sefyllfa eu Canghenau. 

Am ddau y prydnawn, dysgodd y Llywydd Davies yn fanwl 
ar y ea,r l) °ethineb, ac ar yr angenrheiarwydd am ychwaneg o 
^eit ìwyr ar faesy byd yn y Gynuadledd hon— fod y maes yn 
awr a’r gweithwyr yn anaml-degau o bentrefydd yn cynnwys 
uooüd o drigolion, yn newynu am air Duw, a chymhellodd yr 
nuriaid .i r Offeiriaid i floeddio yn hir ac vn uchel hyd oni 
chlywo y bobl sain Efengyl Crist. 

Y Llywyj,] Daniels a’i dilynodd, gari daer gymheli ar yr un 
I nc, a sylwi ar y bendithion a’r orphwysfa hyfryd a fwyn- 


196 


tDGORN SEION. 


heir ar ol cwblhau y daith, a byrdra yr amser i weithio, 
oblegid mai awr bara Duw ydy w. 

Am chwech yn yr hwyr pregethodd yr Henuriaid D. Dawies, 
Llanelli, a W. Powel), Llwyni, yn oleu ac eglur ar yr egwydd- 
orion cyntaf — y blaenaf yn Gymraeg, a’r olaf yn Saesonaeg. 

Nifer aelodau y Gynnadledd [yn unol a rheolau y Dìwygiad] 
ydyw 148. 

JOHN DAVIES, Llyẃydd. 

WM. RICHARDS, Ysgrifenydd. 


Cymmanfa Ddwyreiniol Morganwg, a gynnaliwyd yn Neuadd 
y Cymreigyddion, WhiteLion, Merthyr Tydfìl, Mai 24, 1657. 

Am hanner awr wedi deg o’r gloch, ar ol agor y Gymmanfa 
trwy ganu a gweddio, Y Llywydd A. S. Williaans addywedodd: 
— Anwylfrodyr a ehwaeriorydd : yr ydym wedi cyd-gyfarfod 
drachefn mewn cymmanfa. Amser adeiladu ydy w yn y gwaitl 
hwn, ac, fel y gwyddom, drwy reswm, nad oes gwerth ar adeil- 
iad heb drafferthi’w adeiladu ; rhaid gweithio, neu ni ddaw yr 
adeiliad byth i ben. Mae Teyrnas Dduw ar y ddaear, ac ni 
ydyw r i gael ei chymmeryd oddiar y ddaear drachef'n. A ei 
edir hi yn awr am y tro diweddaf ; ac mae digon o le ynd ì 
bob un wneyd ei oreu, gymmaint ag a allo, ac ì gynnyddu yn 
ein gaìlu yn barhaus— mewn pregethu altan ar hyd yr heolydi 
i y rhai hyny nad ydynt wedi canfod dim o ardderchawg 
rwydd y gwaith hwn; ond ni ag ydym wedi deall ychydig m 
Deymas Dduw mae genym allu i’w gosod hwynt ar y or • 
Annogodd y Saint i weddio am lawer iawn o Ysbryd Duw, e y 
caffom le da drwy y dydd ; *ac i bawb deimlo yn ddnionus wr u 

ymadael.” ,, 

Y Llywydd William Miller Adnabyddir Sant wrth w 
ei wyneb, ac yr wyf innau yn teimlo yn ddedwydd yn 
gred eich bod chwithau felly. Yr ydym yn yinofyn gwy) 
eich teimladau mewn cyssylltiad ag awdurdodau yr 'g'D' ' 
pa rai yn union a osodir ger eich bron. Y pwynt mav'r a ) 
liwn y mae i ni ymestyn ydyw, byw i fynu i’n crefyd — 
byddwch fyw i’ch crefydd, neu cliwi a gwympwch ar y < )r * ’ 
cadweh y Gair Doethineb. Achwyna rhai fy niod i « 1 
yn Ued lym yn y Gymmanfa o’r blaen ; nid wyf f< y n 
gwenieithu i neb, ond gósod y gwirionedd o’u blaen yn e' 

J 


UDGOKN 8EION. 


197 


priodol, yn bur fel ag y mae ; dyna y fîoriìd, acos na dderbyn- 
ia nsb ef wedi hyny, i ba le yr ant ? Ai i’r Nef ? Nac ant ; ond 
yn y llwybr a berthyna i anufudd-dod. Ond am danaf ä, yr 
wyf yn ymofyn byw gyda’r ffyddlon — marw gyda’r ffyddlon — 
a chael fy adgyfodiad gyda y rliai hyn, a’ra gogoneddu gyda 
hwynt. Yn gymmaint a bod Diwygiad. wedi ei ddechreu, Saint, 
gadench i ni ymdreehu, abywi'n crefydd. 

Gosodwyd ger bron awdurdodau yr Eglwys, achyfammododd 
pawb yn unfrydol i weddio drostynt, a rhoddi iddynt gyflawn 
ufudd-dod. 

Yna darllenwyd gynnrychioliad y Gynnadledd gan yr Ys- 
grifenydd fel ycaniyn: — Hen. 157, Off. 40, Dys. 22 , Dia. 29, 
Bed. 35, Der. 44, Tros. 12, Tor. allan 3, Marw 2, Ymf. 3, 011 
fi07. 

Cafwyd ychydig addysgiadau bywiog a buddiol iawn gan yr 
Heu. Dd. Reesí, Aberaman, yr hwn a ymlawenhäai yn y Diwyg- 
iad, gan ein hannog i fyw yn unol a hyny. 

Yr Hen. S. Roskelley Y mae ynwyf deimladau dedwydd 
drwy y dydd, yn neillduol yn y cyfarfod hwn, aphan y byddo 
dyn yn siarad dan ddylanwadau yr Ysbryd Glân, y mae yn 
rhwyra o siarad athrawiaeth dda a chadarn, [yr un fath a’r un 
aroddwydgan y Llywydd Miller heddyw, er yn hytrach yn 
arwac yn glogurnog ì’r olwg, etto yn wirionedd. Mae ifordd 
Duw yn arw, ac nid fel ffyrdd y byd yn gyffredinol, i foddhau 
a choglais y dychymyg neu y mympwy. Ni allwch gael hyn 
mewn Henuriad yn Israel. Eel y Llywydd Miller, nid wyf yn 
teimlo gwenieitho llawer ar ddynion, ond pan y daw dyn i mewn 
i’r Eglwys hon dysgwyliaf iddo ddyfod yn gyfangwbl i mewn, a 
eharu y gwirionedd noeth am yr hyn ydyw, ac nid er mwyn 
cael rhyw enw, neu elw a bywioliaeth drwy hyny. 

Annogodd y Saint i gadw i fynu yn gyfoebrog gyda chyn- 
nydd yr Eglwys, meirn gwybodaeth a dealltwriaeth, gan wybod 
os bydd i ni esgeuluso, a throi i gael hamdden, mai gwaith caled 
fydd dyfod i fynu a’i dal hi drachefn. Dangosodd yr angen- 
rheidrwydd o gadw r y gair Doethineb, a rlioddi ufydd-dod i’n 
Llywyddion, a reoli ein meddyliau, ein calonau, a’n chwantau, 
yna byddwn oddeutu bod yn iawn, a bydd i’r Arglwydd ein 

bendithio. 

Y’r Hen. Dewi E. Jones, a deimlai fod yn ufydd i’r offeir- 


198 


UDGORN SEION. 


iadaeth yn wastadol, ac ara i bob un os yn gweled brawd neu 
chwaer ar lawr, i roi help iddo godi, ac os bydd gwreichionen 
o fywyd ynddo, í’w henyn hi yn fwy, fel y byddora yn ymgy- 
flfelybu i’n Tad yr hwn sydd a’i ymysgaroedd yn j mchwyddo 
gan dosturi. 

Y Llywydd Miller : — Teimlwyf yn dda yma ; amser diwyg- 
iad ydyw; ac wrth fyned oddiamgyleh, yr wyf yn cael íod 
diwygio yn cymmeryd lle, etto fod lle i ddiwygio mewn llawer 
o liethau. Y mae hyn mor ysgrythyrol ag un dim, sef, mai 
yr hwn sydd yn cynnorthwyo ei hunan a gynnorthwyir gan 
Dduw, a gofynaf pwy sydd yn foddlon gwneuthur yn ol goreu 
eiallu? Dyna yr hwn a gynnorthwyir gan Dduw. Etto, a 
ga yr hwn nad y w yn ymdrechu tuag at y Drysorfa Geiniogol 
ei waredigaeth? Attebaf, na cha ; oblegid mai ar yr egwyddor 
a nodais mae Duw yn gweithio, er íod ambell i un yn llithro 
trwodd, ,etto ni wna sefyll. Egwyddorion eglur ac amlwg a 
ewyllysiwn osod ger eich bron. Ni wna, ni all sefyll, oblegid y 
bydd i’r rhagrithiwr ofni a chrynu yn Seion. Maent felly yn 
awr ; mae y lle yno yn rhy dwym i’r hwn nad ydyw a’i lioll 
galon arn wasanaethu Duw. 

I.lawer oddiamgylch yma sydd yn achwyri am bethau na 
berthyna iddynt. Pe y llwybr oddiyma i Seion a gauid, ac na 
ddeuaì, neb oddiyno yma attoch, byddech mor farw a hoel 
drws ; oblegyd buasai’r flordd yn cael ei chai rhyngoch a bywyd; 
canys yn y lle hwnw, yn mhlith Prophwydi ac Apostolion y 
mae bywyd i’w gael. Dympnwn roddi ar eich meddwl y gair 
doethineb; mae addewidion pennodol mewn cyssylltiad achadw 
hwn, yr un fath ag yn amser Israel, pan oedd taenellu gwaed 
ar byrth y drysau yn peru i’r angel dinystriol i fyned heibio. 
A pha beth ydyw yr addewidion yn yr oes hon? Onid ydyw yr 
Arglwydd wedi addaw yr un peth i’r hwn a geidw y Gair 
Doethineb? Ufyddhewch iddo; oblegid fel mae byw yr Arglwydd 
os na wnewch, cewch deimlo oddiwrth eich hanufydd dod 

Mewn cyssylltiad a chadw y Gair Doethineb, roae, yn rhanol, 
y gallu o reoli: mae pläau a heintiau i gaei ymweled a’r ddaear, 
fely mae ychydig o honynt wedi bod. Mae y diafol i gael y 
ryddid i’n profi, fel y profwyd Job. Ydyw, y mae; canys yr 
un Arglwydd sydd yn fyw ac yn teyrnasu, ac IOfe a ddyry y 
caniatad i’r un drwg Dylem, gan hyny, ymbarotoi, rhag » ni 


ODGORN 8BION. 199 

syrthio dan y profedigaethau, ac fel y gallom fod yn ddiangol 
tra yr elo llid y Jehofaii heibio 

Diwygiwn yn mhob peth — mewn cario yn mlaen gyfarfodydd 
a llawer o bethau eraill. Un peth yn neillduol a nodaf : mewn 
rhai manau lle yr ymwelwyf a hwynt, gofynir i mi osod dwy- 
law ar y claf, bendithio plant, ordeinio rhai i swydíiau, neu 
gadarnhau rai. Gosodaf fy nwylaw ar ben y brawd neu y 
chwaer, agesyd brodyr eraill eu dwylaw gyda mi; yna, ar ol 
pob gair braidd a ddywedaf, bydd fy nau' glust yn swnio gan 
gryf anadliadau y brodyr yn sibrwd eu hamenau seliadol. Di- 
wygier yn hyn : pan y byddaf fi yn gweddio, dymunaf i bawb 
gyd-weddio yn eu calonau, a chadw yr amen iddynt oll ei dy- 
wedyd yn unfrydol ar ddiwedd y weddi, yn lle aflonyddu dyn 
pan yn siared a’i Dduw. 

Mae genym fyw i’n crefydd, ac ymgadw i fyny gyda hi tel y 
nodwyd— nid cwympo i’r naill ochr, ac, ar ol cael hamdden fach, 
yn ymgodi, rhedeg a chwythu i geisio ei dal, a bod ar ol feallai 
er yr holl ymdrech yn dragywyddol. 

Byddwch gydfynedol ag egwyddorion y deyrnas fel y deuant 
allan, a mwynhewch Ysbryd yr Arglwydd: yr ydwyf fl yn ei 
deimlo, ac mi a wn pa bryd y byddwyf yn ei deimlo. 

Er fod, yn y dyddiau presennol, rliai dynion o'n hamgylch yn 
troi yn wrthgilwyr, ac yn ceisio gwrthwynebu y gwaitl),. hwn, 
pa beth allant hwy wneuthur? Pe ond gwybuasant fod Duw 
wrth y llyw, ac nad all eu breichiau eîddilaidd hwynt attal ei 
waitb, troent o’r ffordd. Ni hidia yr Arglwydd am danynt hwy 
na’r diafol ; ac os na thry y fath gymmeriadau o’r ffordd, hwy 
a sernir dan draed; canysnidoes y gallu yn bod a ddichon 
attal llwyddiant y gwaith hwn. Yr wyf yn gwybod hyn: mae 
Duw wrth y pen, a phe cesglid holl alluoedd daear ac uflern 
ynghyd er gwrthwynebu, ni fuasai yr oll ond blanìc, 'ie, bìanh! 
ac mae Duw yn sicr o ymweled â’r i,yfryw ddynion â dialedd, 
ond nid cyn y bydd ei blant Ef yn ddiangol. Y drygionus yn 
unig a ddyoddefant ; 'ie, mae y ffordd i gael ei darparu er eia 
gwaredigaeth ni. Yna y byddi Dduw dywallt ei üd a’i ddig- 
ofaiut ar y drygionus, yr un fath ag oedd yn Sodom ; yr Ar- 
glwydd, y pryd hwnw, a anfonodd ei angel i waered er hysbysu 
ei amcanion, a thrwy byny y diangodd Lot; felly etto, onid oes 
genym Brophwydi? a phan y bydd pob peth yn barod oni hys- 


UDGORN 8EI0N. 


4:00 

bysa yr Arglwydd iddynt hwy ei amcanion, fel y diangom? 

C’adweh orchymynion Duw, a byddwch fyw i’ch crefydd, a 
theimlaf ddywedyd, Yr Arglwydd a’eh bendithio, yn enw Iesu 
Grist. Amen. 

Yr Hen. Benjamin Evans a lefarodd ar yr angenrheid- 
rwyddo gadw, yn gyssegredig a didòr, ein cyfammodau â 
Duw. 

Cydunwyd i’r Henuriad Evan Richards gael ei ryddhau o 
fod yn Henuriad Teithiol yn y Gynnadledd hon, fel y gallo 
fyned i deithio trwy Cyilnadledd Caerdyf. 

Yn y cyfarfod hwyrol fe gafwyd amser daionus, a phregeth- 
wyd yn nerthol a phwysig gan y brodyr Dewi E. Jones, S. 
Eoskelley, Wm. Miller, Evan Richards, a’r Llywydd Williams, 
ac yna aeth y Saint i’w ffordd yn llawen, gan ddweyd mai hon 
oedd y Gymmanfa oreu etto. 

Aeednego S. Williams, Llywydd. 

Aneurin L. Jones, Ysgrifbnydd. 


UDGORI SEION, 

N V. I 

âiíren p ^aint* 


DYDD SADWRN, MEHEFIN 13, 1857. 

New yddion o’r Díffryn. — Derbyniasom y Deseret New> hyd 
Ebrill 1, ac amryw lythyron i’n hunain ac eraill. Dymunem i 
bawb a dderbyniont newyddion o ddyddordeb i’r cyhoedd, eu 
hanfon i’r Udgorn. 

Difynwn o lythyr y brawd F. D. Richards: — 

“ Wedi gweled ein teilwng frawd D. Jones, cefeis iawn ddeall- 
iwriaeth ynghylch anrhag y Saint Cymreig i mi a’r brodyr 
D. Spencer a C. H. Wlieelock. Cymmeraf gan hyny y cyfleustra 
hwn i gyflwyno í chwi a’r Saintyn Nghymru gydnabyddiaeth- 
au diolchgar pob un o honom, am yr unrhyw, ac i’ch sicr- 
hau chwi a hwythau ein bod yn cyflawn wcrthfawrogi 


ODGORN SEION. 


201 


y tcimladau da a dueddasant y weithred. Teimlwn i’w bendithio. 
a dywedyd, y cânt eu bendithio am haelioni undybiadol at les- 
had Teyrnas Dduw, ac i’w weision, ac na fyddant yn ol o’u 
gwobr. 

“ Dilys y bydd ddyddorol genych ddeall fod gwaith mawr 
Duw yn cynnyddn yn nerthol yn y diriogaeth hon, a’r llinell 
wahaniaethol yn d.yfod yn fwy amiwg yn ddyddiol. Yn ystod 
y gauaf mynedol, mae y bobl wedi bod yn ymegnio byw yn 
agosach at Dduw nag feallai y buont oddiar cyfodiad yr Eglwys 
hon yn y dyddiau diweddaf. Gwnaethant iawn lle yr oedd ei 
angen ; edifarhasantam eu holl bechodau, ac a ail-fedyddiwyd, 
gan amlaf. Y canlyniad y w fod y cyfarfodydd yn eael eu gor- 
lenwi ; ymddiried yn naill y llall, yn yr Offeiriadaeth, ac yn 
Nuw, sydd wedi mawr ledaenu, a sylfaen weicdig sydd wedi 
eael ei gosod er dadhenhuddiad buan o fwriadau y Goruchaí 
mewn perthynas i’w deyrnas ar y ddaear. Y n Seion, ni eill 
pechaduriaid fodoli lawer yn hwy ; eithr pawb a drigant ar y 
tir cyssegredig a ffafredig hwn, a rhaid sefyll wrth gyfraith 
nefoL 

“ Y dylanwad a grëwyd yma, a deimlir yn ddiamheuol hyd 
deríynau eithaf y byd lle y mae Egîwys wedi cael ei ehyfodi, 
ac y dysgir egwyddorion iachawdwriaeth, gan ychwanegu mwy 
o brawf argyhoeddiadol at y fl'aith fod Duw yn sicr wedi 
8eíydlu ei Deyrnas yn mhlith dynion, ac yn fuau y cymmer ei 
Fab Iesu ffrwynau llyw'odraeth, hyd gauad allan bob daearol- 
deyrn, a llwyr frawychiad a dyrysiad yr annuwiol. Mewn 
golwg o’r pethau hyn ìoae gan y Saiut pur a rhinweddol fawr 
lawenydd yn ngwawrîàd y dydd hwnw a’i dadguddia ef o’r 
Nefoedd i osod ei bobl yn rhydd, ac yn mha un ei gyhoeddir 
yn frenin dros y cyfan. 

“ Da genyf ddy wedyd y fod, er prinder y cnydau y flwyddyn 
ddiweddaf, a’r un flaenorol. sail dda i gredu fod digonedd o 
wenith a rhai mathau eraill o gynnyrch yn bodoli i' r holl bobl 
hyd gynhauaf arall. Mae ystor-dai yr Arglwydd yn y ddinas 
hon yn tuchan dan bwys degymau y bobl hyn, ac etto mae y 
gwenith, yr ŷd, &c., o hyd yn dyfod i mewn. 

“ Ein lianwyi Brophwyd, y br. Brigham, y br. Heber, ac 
eraill, ydynt wedi tystio fod Duw wedi amlhau y llafuriau ar ol 
iddo gael ei gasglu i lafurdai y Saint ; canys ar ol y cynhauaf. 


202 


ÜDGORN SEION. 


diweddaf, a chyn i ddim blawd gaelei anfon allan i’r ymfudwyr 
ar y Plains, meddyliwyd gan lawer na fyddai digon i barhau yn 
hirach nag Ebrill o’r flwyddyn hon. Pa’m lai Da chynnyddu 
ystoroedd y Saint? Oni chynnyddwyd costrelaid olew a dyrn- 
aid blawd y weddw yn yr hen amseroedd pan yr oedd gan 
Uduw brophwyd ar y ddaear i wneuthur ei ewyllys ? Do, yn 
sicr ; ac a fydd Efe fwy diofal o’i Saint yn y dyddiau hyn, pan 
y mae pethau lawer pwysicach ynghylch dyfod i ben, nag a 
wybuwyd erioed oddiar crëad y byd ? 

*’ Wrth derfynu, gweddiaf ar i Dduw eich bendäthio chwiyn 
helaeth at y gwaith a roddwyd arnoch mewn hwyluso ei waith, 
ac o’r hwn y gwnaeth chwi yn weinidog. Gobeitliiwyf fod eich 
iechyd yn dda, fel y mae yr eiddo finnau a’r br. Spencer ; mae 
iechyd y br. Wheelock yn o dlawd. Unant gyda mi mewncof- 
iant hoif o’ch hunan a’ch cydlafurwyr. 

Yr eiddoch yn ffÿddlon, 

F. D. Richahds. 


Aa ol edrych yn fanwl dros y Deseret News, dì allasom gael 
cip drem ar y mymryn lleiaf o hanes am '■ wTthryfel Mormon- 
aidd /” “ Brigham Youvg toedi cilio o'r Ue /” na lladd na llosgi 
na dim o’r fatli, ond son am adeiladu Teyrnas Dduw yn hwylus. 
Canfyddwn wahoddiad am 300 o drinwyr a seiri meini i 
ddechreu gweithio, yn mis Ebrill diweddaf, ar y gweithiau 
cyhoeddus,— hanes y Uuoedd gweithwyr ar gamlas y Big Cot- 
tonwood — darpariadau y “ Cwmpeini Cludawl”i ymsefydlu ar 
hyd y PlaÌDS, a pîiob cangen o fasgnach yn fywiog a 
llawn gwaith, a’r melusat o’r oll ydyw amrywiol bregethau Pro- 
phwydi ac Apostolion yr lesu, rhai o ba rai a ddifynwn fel y 
caniata lle. Am sefyllfa grefyddol y bobl ni ychwanegwn ar 
hanes y brawd F. D. llichards. 

Pellebrwyd ( telegraphwyd) o Saint Louis i Gaerefrog Newydd 
fel y canlyn : — 

“Newyddion o Ddinas Ll. H. Mawt, 

“St. Louis, Mai 18, 1857. 

“Cyrhaeddodd llythyr-gerbyd dros-dirol Utah hyd yma 
gyda dyddiadau Salt Lake o Ebrill 2. 


UDGORN SEION. 


20 


“Yr oedd y Diriogaeth yn heddychol. Ymddarperid i ddan- 
fon eryn nifer o genhadon i bob parth o’r byd. 

“ Ni chyduna yr hanesion o symudiadau Brigham Young a’r 
rhai a dderbyniwyd via Califfornia. Ymddengys ei fod yn 
meddu ymddyried cyfiawn y bobl, ac yr oedd yn cynllunio 
ymgyrch pleserawl i’r sefydliadau Mormonaidd ar yr Afon 
Salmon. 

“Am rhyw achos anhysbys mae y Morraoniaid yn San 
Bernardino a’r sefydliadau cylchynol wedi cael eu herchu i 
üdinas Ll. H. Mawr. 

“Y Cheyennes (ar y PJains) oeddynt yn dyfod yn ëon a 
heriol. Hysbysodd fasgnachydd a gyrhaeddodd o Fort Lara- 
mie fod yr Indiaid wedi cydnabod y golled o 60 o ryfelwyr a 
anfonwyd i wneuthur galanastra ar y ffordd Galiffornaidd, yn 
herwydd yr hyn y maent wedi gwneuthur careharorion o 16 
o fasgnachwyr. ac wedi anfon 100 o rhyfelwyr i’r ffordd a nod- 
wyd i ddial y golled.” 

Newyn. -Detmit, Mai 15, 1857. — Derbyniwyd hanes yma 
am ddinystr mawr yn Gramoi County, a chymmydogaethau 
eraill yn rhan ogleddol Talaeth Michigan. Bu amryw berson- 
au farw o newyn, ac yr oedd anifeiliaid yn trengu gan angen. 
— Momion. 

üaeaugrynfaau. — Soniwyd yn ein rhifyn blaenorol am 
ddaeargryn Califfornia ; rhoddwn, yn awr, y manylion can- 
lynol o’r Deseret Neios : — “Siglodd ysgwydiadau ysgafn daear- 
gryn San Francisco ar yr 8fed a’r 9fed, a Sacramento ar yr 
16eg o Ionawr. 

“ Lygwyddodd daeargryn yn Fort Tejon ar foreu yr 8fed o 
Ionawr. Parhaodd yr ysgydwad o dri i bum mynyd, ac a 
siglodd furiau adobie a simneuau i lawr. Lladdwyd un feny w, 
(Mecsicanes.) 

“ Effaith y Daeargryn.— Y tu isaf i Benson’s Ferry, 
dyfroedd yr afon Mokelumne, yr hon ydoedd wedi ei chwyddo 
yn fawr gan wlawogydd diweddar, a daflw yd dros y geulanau, 
gan adael gwely y ffrŵd }’n agos noeth. Chwyrn ysgydwyd tai, 
dmystriwyd gwydr- bethau, a thaflwyd celfi i lawr. Co-!-enau 
a dorwyd oddiwrth goed, y coed mewn rhai enghreifftiau yn 
} msefydlu i waered ddwy neu dair troedfedd i’r ddaear. Trigol- 


204 


ODGOUN SEION. 


ion yr ardal a darawyd â dychryn, tra yr ymddangosai anifeil- 
iaid mudion yn barlysedig. — Sacramento Age.” 

Ya Ionawr, ac yn agos i Pynyddau San Joaquim Ranch, 
Calififornia, cafodd Sheriff o’r enw Barton, a thri o’i gwmpeini, 
eu lladd gan ladron-pen-heol. Yr oedd pobl Los Angeles a’r 
seíydliadau cylchynol wedi corfifori pwyllgorau ymchwiliadol, 
dal tua 40 o bersonau, a clirogi 4. — Los Angeles Star.~ [Rhyfedd 
ua bai un ff'aith fach o’r fath yma yn dyfod i’r amlwg ar ol y 
“dirgel ymgorfforiad llw-rwymedig” a ddywedir eu bod yn 
IJtah, onide? — Goc.] 

Cadben Dan Jones (meddai y Deseret News) sydd wedi ein 
hysbysu ei fod wedi dechreu hwylio dros ein llyu [Halen] yn 
y 'Timely Gul,’ a, adeiladwyd ac a berehenogir gan y Llywydd 
Young, ac iddoangori yn mhorthladd 13lack Rock, ar y 13eg [o 
Fawrth] gyda “ llonj*- Iwyth cyffredinol,” ag oedd, gan fwyaf, 
yn gynnwysgedig o bren cedrwydd, haleD mân, a chcrrig llorio 
i ochr-iwybrau, lloriau seleri, &c., yr hyn bethau sydd ganddo 
ar werth yu Black Rock, hefyd yn ei drigle yn y I4th Ward, 
am brisiau resymoi. 

“ Hysbysa Cabden Jones ui liefyd ei fod wedi gwneuthur 
trefrdadan i gwareli digonedd o slât tôi, y rhai y meddylia efe a 
ymgystadleuant a phris presennol siiingles. [Rhwydd hynt 
i’n hen gadben, awelon nef a lanwont ei hwyiiau, a Duw Israel 
a'i llywio ef a’i long ar hyd ffordd llwyddiant. Ni aliwn roddi 
ychwaneg am dano yn y rhifyn hwn. 

TraEthodau. — Yr ydym yn anfon y 7fed a’r 8fed draethawd 
o’r gyfres newydd gyda y rhifyn hwn. Er nad yw y gyfresyn 
darfod ar hyn, etto bwriadodd yr awdwr gymrneryd hamdden 
ar ol cyhoeddiad yr wythfed rhifyn. 

Trwy ein liyder a’n gwybodaeth flaenorol am gynnildeb a 
iawn-drefniant y llywyddion, a ffyddlondeb y Saint i dalu eu 
degwm i’r Arglwydd, dysgwyliwn y bydd y Cynnadleddau yn 
agos, os nad hollol rhydd â’r Swyddfa hon, er eu bod mewn 
dyled trwm yn awr, fel y gallom dalu byled y Swyddfa i 
Eglwyg Dduw, perchenog yr oll a gyhoedd"'n, Osron Pratt, 
goruchwyliwr, tra y mae y fath angen a galw am yr arian. 
Rhwyddach fyth y gorchwyl pan na fydd ond yr Udgorn bob 
pythefnos yn hwy, ar a wyddom yn bresennol. 

Dymunem gael ycltwaneg etto o’rrhifynau hyny o Udgorn y 


TJDGORN SEION. 


205 


gyírol o’r blaen a gyhoeddasom am danynt er’s arnser yn ol, 
a gwneir cymmwynas a ni. 


H ANESION CYMMANEAOEDD, &c. 

( 'Pathad o Tud. 200.) 

4, East Lane, Tredegar, 

Mehefln 4, 1857. 

Y Llywydd D. Daniels— Anwyl Frawd, 

Buaswn wedi danfon attoch yn gynt, ond yr oeddwn yn aros 
i’r Gymmanfa fyned heibio. fel y gallaswn gael cyírif y rhai a 
fedyddiwyd er dechreu y diwygiad. Yr oeddwn wedi bedyddio 
tri ar ddeg o rai newydd er pan y dechreuodd y diwygiad. 
Cawsom gymmanfa dda iawn y tro hwn. Yr oedd yma ddy- 
laüwad da iawn trwy y dydd. 

Yn y boreu, gosodasom awdurdodau yr Eglwys ger bron yn y 
dull arferol, a cl.ydnabyddwyd hwy yn unfrydol. Cyfammod- 
wyd i gyfranu at y gwaith yn ol eu cynghorau. 

Yn y boreu dysgodd y br. S. Itoskelly nad oedd yn ddoeth- 
iheb i neb o’r Saint i fegian ar un dyn i ddyfod yn y blaen. Os 
nad oes gan ddynion ddigon o gariad at y gwaith wedi .ddynt 
unwaith fod yn yr Eglwys, a chael tystiolaeth o’r gw>rionedd, 
gwell fyddai eu gadael i fyned i ufifern i ddysgu ufydd dod. 
Terfynwyd y cyfarfod dan fendith y Llyw. Miller. 

Am ddau, fe ddysgodd y br. Harris, a dangosodd fod Dyfifryn 
y Mynyddoedd yn rhagori ar y wlad lion mewn llawer ìawn 
o bethau, megis ei awyr, a’i ddyfroedd, a i fod yn iac ìac o 
lawer. Dywedodd hefyd ei fod ef yn adnabyddus a y rhai hyny 
sydd yn flaenoriaid i’n bobl yn y lle hwnw-eu bod yn 
da a duwiol, ac mai hwynthwy ydynt y dynion goreu a welodd 

Ynadysgodd y Llywydd Miller i’r Saint a’r pechadunaid fod 
yn rhaid iddynt i gadw cyfraith Duw os ydynt yn mec w c< 
bywyd tragywyddol. Profodd hyny.o r Bibl, gyda dylanwad 


nerthol. , . , 

Rhif y Gynnadledd hon yn awr yw 190. Y r wyf yn gwy 
am lawer etto sydd yn penderfynu dyfod, ac “ 

cyfammod. Ar ben y cwarter liwn gwnaf ì’r brawd a 8 
wneud lüt o aiian y degwm-pa faint sydd wedi dyfod 


206 


UDGOEN SliION. 


yn y cliwech mis diweddaf, a’r hyn sydd wedi ei dalu allan, ac 
at betli yr ydwyf wedi eu talu, fel y byddoch i gael gweled pa 
fodd yr ydym yn myned yn y blaen yma. Cewch wybod faint 
o ddyled hefyd sydd arnom, ac i bwy y mae. 

Mae y brawd Miller wedi myned ymaith i Gaerdydd. Y mae 
Fraucis yma gyda fi yn bresennol. 

Benjamin Evans. 


CY3IMA N VAOEDD Y GOGLEDD. 

(Allan o Weelchj Gazette y Bugail Jones.) 

Dinbycli, Mehefin 1, 1857. 

Yr wythnos ddiweddaf yr oedd y Br. Taylor a minnau 
oddiamgylch. ac yn pregethu pan oedd amser a lle yn caniatâu. 
Cawsom gymmanfa dda iawn y ddoe, amryw o frodyr a chwior- 
ydd wedi dyfod ynghyd, ac yr oedd Ysbryd Duw yn ein plith 
yn helaeth iawn, a phawb wrth eu bodd — y Br. Taylor mor 
llawen a neb o honom. Cadwasom ddau gyfarfod yn y tŷ, a 
dau allan yn ganol y dref ; un am hanner awr wodi pedwar y 
prydnawn, a'r llall am hanner awr wedi saith; a chawsom 
gannoedd i’n gwrando, rhai yn credu peth, ae amryw yn am- 
meu llawer. Mae gelyniaeth yn cynnyddu bob dydd, yn 
mhoh man yr ydym yn myned Mae Babilon yn llanw ei 
chwi.an bob dydd ; etto yr wyf yn meddwl pan y daw y dydd 
y bydd i’r Saint ymadael o’r wlad hon yn annysgwyliadwy, y 
byddant yn agor eu llygaid a synu, gan ddywedyd, “Aroswch 
dipyn bach, dyma ni yn d’od yn awr.” Dyma’r stori fyddwyf 
yn ddysgwyl ; wedi hyny bydd mwy o awydd arnynt hwy am 
gael gweision Duw i’w plith na fu, efallai, ynom ni i fyned 
atynt. 

Digon tebyg pe byddai i ddynion wybod am y bendithion 
sydd ar eu cyfer y byddent yn dda nawr, ond nid ydynt. Yr 
ydym i weithio allan ein iachawdwriaeth, a hyny trwy ffydd. 
\r wyf yn fynych yn dywedyd wrth y Saint fod Duw yndelio 
atei blant yn debyg fel mae tad daearol yn gwneud. Weithiau 
bydd yn cymhell ei fab i’r ysgol ; yntau yn nacâu, er dweyd 
wrtho, Os a’i di i’r ysgol, a bod yn fachgen da, ti gei deisen 
gyrants, a cheiniog ar ol dyfod yn oU” *‘ Na wna i ddim,” ebe’r 
gwr bach. Mae y tad neu y fam yn cymhell yn fwyn yn awr ; 
ond wrth weled y plentyn yn peidio trwy degwcb, yna y mae 


UDGORN SfilON. 


207 


yn edrych yn ddig, gan afaelyd yn y wialen, a "dywedyd yn 
chwerw, “Maeyn rhaid i ti'r gwr bach, fyned, a myned ’nawr, 
heb deisen na cheiniog hefyd.” Felly hefyd gyda’r efengyl ; mae 
ei gwahoddiadau yn fwyn yn awr, a gweìl cusan y mab rhag 
iddo ddigio, a gwneud i ni a phawb ymgrynu o’n hanfodd. 

Mae y Gynnadledd hon yn ychydig yn llai nag oedd, fel y 
gwelwch yn llythyr Ajax. 55 yw yr holl rifedi trwy’r Gyn- 
nadledd. Y chwarter diweddaf yr oedd IJawer o’r Brodyr allan 
o waith. Nid oedd yr holl gasgliadau o’r Gymmanfa ddiweddaf 
hyd hon ond £6 9s. Mae hyn wedi ein taflu yn ol yn eieh 
swyddfa chwi a Lerpwll « * * 

Gallafddweyd fod y br. Taylor ynun o’r goreuetto o’r Seison, 
— yn foddlon ar bob peth. Yr ydym fel dau ých wedi eu cyd- 
fagu erioed yn yr un preseb: mae yr holl Saint yn ei garu yn 
fawr. Byddwn yr wythnos hon trwy Fflint yn pregethu fel y 
gallwn. Mae y brodyr sydd genym allan yn y byd fel cewri ; 
byddafgyda hwynt, a thrwy yr holl wlad fel hwythau, ar ol 
Cymmanfa y Br. John. Mae yr holl Saint gyda eu holl 
ddyledswyddau, a’r holl swyddwyr yn pregethu yn mhob man. 
Yr wyf yn benderí'ynol o gwblhau’m gwaith yr haf hwn yn y 
wlad hon. J. E. Jones. 

Dinbych, Mehefln 1, 1857. 
Anwyl Frodyr Daniels a Miller, — 

Yr ydwyf yn ymdaro yn wyeh yn mhlith fy ngwladwyr 
mabwysiedig ; canys teimlwyf fy hun yn gymmaint o Gymro a 
neb ag sydd yn nheyrnas Dduw ; oblegid ynddi hi nid ydym 
na chaethion na rhyddion, Iuddewon na Groegiaid, Saeson na 
Chymry. ond yn un yn Nghrist Iesu trwy ei efengyl. 

Wel, gobeithiaf eich bod yn mwynhau yr iechyd goreu fel yr 
ydym ni boys y Gogledd yn breseunol. 

Cawsom Gymmanfa rhagorol y ddoe, a phregethasom allan 
yn y dref yn y prydnawn a’r hwyr, a chawsom gannoedd i’n 
elywed. Yr ydym wedi teithio trwy, a phregethu mewn rliai 
llefydd yr wythnos bon. Yn gyflredin, gwrendy y bobl yn 
astud iawn ; ,‘eichr ymddengys ysbryd lled ddrygionus yn y 
bobl ieuainc, yn gefnogol gan y bobl heDach. 

Ni chredaí fod pobl yr ardaloedd hyn a nernawr angen am 
begethu llawer ychwaneg ’wrthynt ; canys meddyliaf eu bod 


‘08 


TJDGOEN SEIOS. 


yn teimlo fel pe gwrthodentni a’r efengyl a gynnygiwn iddynt: 
teimlant yn ddrygionus iawn tuag attom fel pobl. 

Mae y Saint i fyny yma yn bobl da, ac yn deilwng o bob ben- 
dithion, a theimlwyf mwy-fwy o ymlyniad wrthynt bob 
dydd. Y maent yn gweithio yn ddififuant am eu hiachawdwr- 
iaeth, ae mae ganddynt nifer o ddynion dewrion allan yn profi 
y byd, ac y maent yn ei wneuthur o ddifrif fel dynion Duw. 

Pan yr edrychwyf pa faint y mae y Saint yn wneuthur i fyny 
yma, gyda yr ychydig foddion a chyfleustra sydd ganddynt, 
teimlwyf i ddy wedyd, Duw a’ch beudithio ; canys os teilwng 
fu unrhyw bobl erioed, teilyngwch gael eieh bendithio. Y 
maent wedi cael eu bendithio a dynion da i lywyddu drostynt— 
rhai o wŷr-mawreddog yr Arglwydd, megis Jolm E. Jones, 
J. Treharne, W. Ajax, David John, Ilugh Evans, ac eraill ag 
ydwyf yn ymhoffl ynddynt. 

Dechreuwn deithio heddy w i Gynnadledd Eflint, gan ymwel- 
ed a’r cangenau fel yr awn yn mlaen. 

Y Ilythyr tramor a gefais oedd o’r Iowa Camp, oddiwrth y 
Br. Ashby. Pob peth yn dda, ac yn agos parod i gychwyn. 
Y br. Israel Evans^ydoedd i arwain y cwmpeini cyntaf o law- 
geirt i’r Dyfifryn. Hwrrah dros Gymru — yr oll bobl yn 
iach. * * * 

Fy nghofion attoch chwi a’ch cynnorthwy wyr yn y Swyddfa. 

lechyd, nerth, doethineb, a gallu o’r uchelder a fyddont i 
chwi, ydyw gweddi 

Yr eiddoch. 

Jamus Tayi,ok. 


Englynion Dewi Elfed, a’r Ilythyr o’r Dyflfryn i Lan- 
ybydder, oeddynt rhy hwyr i’r rhifyn hwn. Byddant yr un 
mor ddyddorol a groesawgar genym yn ein nesaf. 



CYNNWYSIAD. 


Llythyr y Uywydd Brlgham Young 193 

Hauesion Cymmanfaoeild 106, 205 


Golygyddiacth— Newyddion o’r DyH'ryn— Newyii— Dscargryn- 


fäau — Liofrtiddiaelh — llynt Cadiien Jones — Traeihodan..,*.. 200 



-t B L R T A W Y : 


ABGRAi'íWYD A CUYHOEDDWYD GAN DANIEL DANIELS 


IJDGOBN SEION, 


ẃtwn j> ẃatnt. 


Ehif. 14.] 


MEHEPiîí 27, 1857. 


[ Cyf. X. 


LLYTIIYEON O’E DYFEEYN. 


Dinas y Llyn Halen Mawr, 
Mawrth 30, 1857. 

Fy anwyl briod— Yr oeddwn wedi meddwl y buasech yn cael 
eieh ryddhau i ddychwelyd i fynwes yr Eglwys, ac at eich 
teulu anwyl, y flwyddyn hon j/eithr erbyn hyn yr ydw'yf wedi 
cael ar ddeall drwy y Mormon eich bod wedi cael eich penodi 
i aros yn Nghymru un flwyddyn yn ychwaneg. Er bod fy 
nymuniad i yn awyddus dros pen ain gael .eich gweled, etto, 
drwy nerth yr Ysbryd Glân, ymfoddlonaf, ac yr ydwyf yn 
gweddio yn feunyddiol am i ewy llys Duw i gael ei gwneuthur 
mewn perthynas i’ch cenadiaeth bwysig. 

Gobeithiwyf fod y brawd Hendry Ilarris wedi cyrhaedd yna 
erbyn hyn yn ddiogel : efe a ddyry hanos mwy cyflawn o 
bethau nag a allaf fi ysgrifenu mewn llythyr. Ond mae rhai 
pethau wedi dygwydd ar ol ei ymadawiad o’r Dyffryn— mae 
gweithio prysur ar y deml yn bresennol, a galwad ar yr oll o’r 
seiri meini ag sydd o fewn y Diriogaeth a allont ei wneuthur 
yn gyfleus iddyfod i weithio arni. 

Manylach o hyd y w yr addysgiadau a roddir gan y dysg ■ 
awdwyr, ddydd ar ol dydd, ac helaethach ydyw tywalltiadau yr 
y sbryd Glan ar yr ufyddion nag ei deimlwyd erioed o’r blaen. 

Y Lamaniaid ydynt yn cynnyddu mewn gwybodaeth : mae 
fliai o honynt yn cael gweledigaethau nefolaidd. Mae y gwaith 
14 Pris líg. 



210 UDGOBN SEION. 

dwyfol yn myned rhag ei flaen yn rhyfeddol yn mhob ystyriaeth. 
Mae amryw wedi ac i gael eu galw i fyned ar genadiaeth i 
Lloegr: mae dau o gymry, sef Wm. P. Thomas, Box Elder, a 
Wm. Jenkins, gynt o Gaerdyf; a dywedir y bydd rhywrai 
eraiil o’r Cymry i gael eu galw cya elo y Gymmanfa heibio. 
Mae Dafydd a minnau yn iach, a phob peth yn dda. Mae 
Thomas a’i wraig yn iach ac yn llwyddo : mae ganddynt ferch 
a dau fab. 

Mae yr oll Gymry sydd yma yn ddiwahan yn cofio atoch, ac 
yn teimlo fod eich cenadiaeth yn Ngliymru yn un hir iawn. 
Cydweddiant a mi am i chwi gael nerth i fod yn flyddlon yn 
eieh cenadiaeth. ac am i’r amser ddyfod pan gaffom eich cym- 
deithas ddymunol yn Nyffiyn y Llyn Halen. 

Mae y Llywyddion Young a Kimball, yngliyd a chwmpein 
lluosog o Saint, yu bwriadu myned ar explorvng «epedition i’r 
gogledd. Mae gwneuthuriadau cartrefol yn cael mawr gefnog- 
acth— ymwneir a gwaith gwlan trwy yr holl Diriogaeth, a 
chymhellir pawb i hau llîn. Mae y cenedloedd yn gyfíredin 
yn ymadael, a llawer o wrthgilwyr digred yn myned gyda 
hwynt. Mae yr amser wedi dyfod pan na chaiff y segurwr 
fwyta bara y gweithiwr. Y drygionus a’r rhagrithiwr yn Seion 
sydd yn ofni wrth glywed cyíraith Duw yn cael ei dysgu. Mae 
purdeb a santeiddrwydd yn cynnyddu, ac anghyfiawnder a 
drygioni yn gorfod diflanu o’r tir. 

Bwriedir cael eapress i redeg yn ol ac yn mlaen oddiyma i’r 
Talaetliau, gan ddeehreu yn ystod y tymhor hwn. Mae amryw 
yn cnel eu danfon i ymsefydlu mewn gwalianol fanau ar hyd y 
Piains i’r perwyl. 

Meddylir mai à llaw-geirt y teithia y cenadon dros y Plains 
o hyn allan, ac nid gyda meirch a mulod. 

Cafwyd cnydau toreithiog o wenith trwy y Diriogaeth y 
tymhor diweddaf, ac y mae argoelion da am gyffelvb fendith y 
tymhor dyfodoL Y mae porfeydd rhagorol eisocs, ac argoelion 
am ddigon o ddwfr i ddyfrhau y tiroedd. * * * 

Y ddoe dychwelodd y brodyr W. P. Thomas a Bei'jamin 
. Thomas oddiyma i Box Elder: anfonant eu cofio atoch yn 
garedig; felly hefyd y gwna y br. Capt. Jones, John Davis, T. 
C'. Martill, Thomas a I)avid Jeremy, Wm. Lewis, Thos. James, 
Owen Roberts. John Evans, a’r lleill o’r Cymry sydd yn arfer 


L'DGORN SEION. 


211 

ymweledani. Cofiwch fl a Dafydd yn garedig at fy chwior- 
ydd a’u gwŷr a’u teuluoedd, at eich brodyr a’ch chwiorydd 
chwi, a’r hen wraig eich mara, os yw yn lyw. Cofiwch fî at 
deulu Cwmcoch, ac Hannah Williams o’r ‘Masons’: mae 
Richard ei mab yn cofio atynt. Annerchweh fi at deulu Cry- 
bynau, Llawrbartli, &c. Enfyn y brodyr Jeremy a Martill eu 
cofio at yr holl Saint a’u hadnabyddynt. Mae y br. J. Lewis, 
Sadler, gynt o Llanelli, yn y tŷ yn bresennol, ac yn dymuno ei 
goflo atoeh. Mae brawd Sam Thomas yn dymuno arnoch ei 
goflo ef a’i deulu at ei dad, ei frodyr, a’i chwiorydd. Gobeithia 
weled Hannah ei chwaer yn dyfod drosodd i’r Dyffryn. Cofiwch 
ef a’i wraig at Eran Jones : gobeithiant y cant ei weled yntau 
yn y Dyffryn. 

Dymunaf arnoch ysgrifenu mor fuan ag y gallwch. 

Eich ufydd Briod, 
Makt Daniels. 


Bric/ham City, Box Eldet County, 

.... „ Chwefror 15, 1857. 

At Mrs. Mary Thomas, gcr Llanybyther. 

Fy anwyl Fam, Chwiorydd, &c. — Unwaith etto wele fi a’m 
teulu yn ymblesern i ysgrifenu atoch, gan obeithio eich bod 
yn iach a chysurus fel ag ydym ni wedi bod o hyd oddíar pan 
ddaethom i’r lle hyfryd hwn, diolch i’r Hwn a’m galwodd allan 
o Babilon orthrymus. 

Derbyniais eich caredig lythyr am Medi 20, ’56 yn mhen 
pedwar mis: rhwystrodd yr eira y liythyr gerbyd. * * 

Er fod mawr eira ar y mynyddoedd, fel arferol, mae y gauaf 
yn hyfryd yn y Dyffrynoedd, lle mae y Mormoniaid. Mae 
>r anifeiliaid yn dewon, ac yn chwareu fel ygwelais hwyntyna 
yn yr haf. 

Yr ydwyf yn gorfod cadw un mulyn yn yr ystabl o hyd i 
Evan mofyn y da adref erbyn nos, fel na chaffo y bleiddiaid eu 
difa. Maent yn lladd anifeiliaid weithiau, os na fyddwn yn 
oíalus : lladdasant ddau o’m lloi i y flwyddyn ddiweddaf oher- 
wydd ty niofalwch, mewn rhan, a dywedais, Dim rhagor! Aeth- 
ym I a Benjamin Thomas, gynt o’r Gelly Green, i ddechreu eu 
Hadd hwynt, a ìladdasom 30 o honynt mewn llai na mis. 

Cawsom gropau da yr haf diweddaf; dodais tua hanner fy 



212 UDGORN SEION. 

ngwcnith yr hydref díweddaf, bwriadwn ddodi y cyfan, ond 
aethym i a Margaret, Daniel a MaryAnne i S. L. City i gyf- 
arfod a’r cwmpeini diweddaf o ymfudwyr a ddaeihant i mewn. 
yn mha un yr oedd ein brawd Dan Jones, yr hwn a ddaetli a’n 
liarian yn ddiogel. * * * 

Ni wn yn iawn etto pa un a fyddaf yn dyfod yn ol ar genad- 
iaeth i Gymru ai peidio : caf wybod cyn hir. All is right with 
me, us I am a Mormon. Os byddaf yn dyfod, da genyf bod fy 
nheulu mewn sefyllfa gysurus am gynnaliaeth tra byddwjf 
yna. Er fod genyf wartheg, ychain, mulod, ceffyl, &c-, etto 
pan gycliwynaf, gadawaf y cwbl i’m teulu, oddieithr ychydig o 
luniaeth, a handcart i’w gludo dros yr eang-faith wastadedd, 
lle nad oos na thy na thrigfa braidd ond Indiaid. Cychwynaf 
yn nerth fy Nuw, gan liyderu y llefaraEfe trwyof iachawdwr- 
iaeth i bawb a’i derbynio. 

Gan fy mod wedi dywedyd cymmaint am drefn yr iachawd- 
wriaeth, pe na chawn gyfle mwy, yr ydwyfynrhydd,mae Duw 
yn dyst! Mamanwyl! chwiorydd hofl'! frawd neu frodyr yn 
nghyfraith! Na throwch glust fyddar at wahoddiadau y nef 
tra y maeutyn eicliplith! Na ddysgwyliwch i mi dd’od yn ot; 
yr un y w gwahoddiadau y nef trwy y rhai sydd yna yn eich 
plith : ewch i’w gwrandaw hwynt er gwaetiiaf holl erlidigaethau 
masnachwyr eneidiau; ie, byd, enawd, a diafol. Ewch i ba le 
bynnag y cly woch fod Saint y Dyddiau Diweddaf yn pregetbu, 
er mwyn eich cadwedigaetli tragywyddol. Ewch i’w gwrando; 
yn wir y raaent yn cyhoeddi bywyd neu farwolaeth i bwy 



bynnag a’u clywont. " * * 

Pan dderbyniais yr arían gan y brawd Dan Jones, gwcddill 

o’r hyn a ganiatäais i’r brawd Daniels i gynnorthwyo y Saint 
tlodion i ddyfod yma, teimlwn yn alarus am na fuasai y rhan a 
dderbyniais i yn eich cynnorthwyo chwi, fy anwyl fam neu 
ehwiorydd, i ddyfod i’r man lle mae eich hewyllysiwr da. Mae 
genyf ddigon i’ch eludo, ddim ond caci y newydd eich bod wedi 
ufyddhau i Efengyl Grist. fel y dywedais o’r blaen. Eem 
credwyd yn hyn gan cfiwech o bersonau o ardal Llanelli, er ua 
welsant fl erioed, ac y maent yma yn bresennol yn fy mendithio 
am eu gwaredigaeth. * * * 

Hyn yn fyr ac annhrefnus oddiwrth 

Eich ífyddlon fab, a’i deulu, 
William ThomaS. 



DBGOHN SEION. 


2)3 

CYf^LLWYN-LOFRUDDIAD 

YR APOSTOL PARLEY P. PRATT. 

(0V Síar.) 

Mbrtiiyr arall a gwympodd — gwas ffyddlon arall i Dduw 
sydd wedi selio ei dystiolaeth bur a nefol i wirionedd 
Llyfr Morinon a’i waed. Er yn anwyl frawd ein hunain yn ol 
y euawd, etto ni wyiwn. Eíe a syrthiodd mewn achos eyf- 
iawn— efe a syrthiodd yn yr atnddiffymad o ddiniweidrwydd 
dyoddefiedig, tra yn ymdrechu eynnorthwyo trwy eilythyron, 
menyw ddigyininorth gyda ei phlant bychain, i ddianc rhag 
cynddeiriogrwydd ei herlidwyr ffyrnig. Yr ydoedd wedí cael 
ei wneuthur yn adnabyddus, trwy y cyfryngau mwyaf cyra- 
meradwy, â’r desgrifiad tost a niwyaf tor-calonus o’i dyoddef- 
iadau. Elynyddau yn ol, yr oedd y fenyw dlawd wedi cael ei 
throi allan i heolydd San Franoisco, ar noswaith dywyll ech- 
rydus, yn ddiartref ac anamddiffynol, gan anghenfil dideimlad 
a ohreulon o vvr. Am fiynyddau yr oedd ei bywyd wedi cael ei 
fygwth, ac arfau marwol eu haunelu at ei phen; ac i gyrhaedd 
eithaûon creulonedd, efe a rwygodd y plant o goel eu mham 
hoff, gan eu lladratta, lieb yn wybod iddi, ac a’u smyglodd ar 
fwrdd agerdd-long i’r Môr Tawei, i fyned dros filoedd o filldir- 
oedd o ddwfr a thir, yn anghyd-deimladol a diofal drostynt, i 
bortliladd pellenig New Orleans, Y weithred annynol ellyllol, yn 
yehwanegedig at gyfres ei dyoddefiádau, a wnaeth iddi bender - 
fynu iymwrthod dros fyth a chyfeillach un yr hwn nis gallasai 
byth mwyach edrych arno megis gwr, eithr fel gormeswr di- 
deimlad.annynol, ac anghenfilaidd. Cymmerodd yr ymraniad 
terfyool le yn San Francisco tua dwy flynedd yn ol. 

Gan gael ar ddeall fod ei phlant wedi cael eu hanfon at ei 
rhieni, yn agos i New Orleans, hi a hwyliodd, yn amddifad o 
gyfaill ac amddifynwr, am y porthladd hwnw. Ar ei chyr- 
haeddiad, pa betli oedd ei syndod i ddeall fod ei rliieni yn y 
cynllun ty wyll, ac ua ehaffai ryddid gyda ei phlant ei liun. Ae, 
o’r diwedd, gan ymflino ar yr erlidigaethau a ddyoddefodd, hi a 
gychwynodd heb un cydnabod i’w hebrwng, am Diriogaeth 
Utah — taith o dua thair mil o filldiroedd, o New Orleans. Ar ol 
caledion diamgyffred hi a gyrhaeddodd i Ddinas y Llyn Halen 
Mawr, yn hydref 1 8 !>5. Yn hydref 1856. hi a ddychwelodd 




214 CDGORN SEION, 

drachefn at ei rhieni yn New Orleans, a rhyw amser tua ther- 
fyn y flwyddyn ddiweddaf, hi a lwyddodd i waredu ei phlant 
o’u caethiwed annaturiol a gormesol, a fíòdd gyda ei theulu 
bychan i Texas. Ond yr anifail uflernol yn Nghaliffornia, 
â’r hwn yr oedd hi wedi ymadael er ys tua dwy flynedd, a 
ddaeth mewn dilyniad; achan fod wedi llogi rai o’r hen erlid- 
wyr “Mormonaidd” i gyssylltu gydag ef yn ei waed-sychedig 
ymgyrch, efe, o’r diwedd a gafodd wrthddrych ei gam driniaeth 
flaenorol, ac a rwygodd drachefn o'i mynwes ei hanwyl blant 
bychain. 

Mae cydymdeimlad miloedd ag ydynt wedi cael eu gwneu- 
thur yn adnabyddus a dyoddefiadau anghydmarol y foneddiges 
hon, wedi caelei ddeffro drosti hi. Yn mhlith y rai hyn, da 
genym ddweyd, yr oedd y dyngarwr mawr, a’r dyn da hwnw, 
Parley P. Pratt, yr hwn, wrth ddeall y ffeithiau o’i diangiad hi 
gyda ei phlant, a geisiodd i’w chyfarwyddo trwy lythyron gyda 
y post, o ddilyniad ei hen elyn. Tra yn ymwneyd a’r gwaíth 
liwn o ddynoliaeth, yr anghenfil hwn o Galifforcia, a dyngodd 
allan gyfraitli-ysgrif yn ei erbyn ef ac amrai eraill, o dan gy- 
huddiad gau o ledrad, Profwyd hwynt o flaen d’rprwy wyr yr 
Unol Daleithiau, yn Yan Buren, Arltansas, a hwy a gafwyd yn 
ddieuog, ac a ryddhawyd. Yna y mwrddwr, mewn modd 
llechwraidd, a arosodd iddo ymadael ; ac yn mhen tua deg 
mynyd wedi hyny, yn nghwmpeini dau o fwrddwyr eraill, y 
cychwynodd mewn dilyniad ; yr oli yn ymsychedu am waed y 
gwirion. Tua deuddeg milldir o Van Buren, ar y ffordd a 
arweinia yn ogleddol, daethant i fyny a’u ysglyfaeth — taniasant 
saith ergyd, ac yna a’i gwaniasant amryw weithiau yn ei oclir 
chwith, un o’r gwaniadau yn trywanu ei galon. Ar ol hyn bu 
fyw tua dwy awr a hanner. 

Acfelly y syrthiodd yn ysglyfaeth ei elynion dallbleidiol, 
ond yn gyfaill dynoliaeth ddyoddefìedig. 

Y gohebiaeth a ganlyn, dyddiedig Cincinnati, Ohio, Chwefror- 
20fed, 1857, a gymmerwyd allan o un o newyddiaduron Caer- 
efrog Newydd, a ddyry ychwaneg o fanylion ynghylch— 

Y Pam a’i Phlant. — Yn ystod fy nghenadiaethau diweddar 
i Galiffòrnia, daethym yn adnabyddus â r rhês ganlynol o am- 
gylchiadau gresynol a thorcalonus, yn tyfu allan o’r ysbryd 
caeth-farnawl, yr hwn, waetha’r modd, sydd o hyd yn liynodu 
rliai o sectau mwyaf poblogaidd yr oes. 





ÜDGORN SEION. 


Î15 

Yr ocdd teulu ucìllduol wedi ymfudo o’r Deheu ychydig 
flynyddau yn ol, ac yn byw y pryd hwnw yn San Francisco ; 
yn eynnwys dyn, ei wraig, a thri o blant, dyn ieuanc, yr hwn 
ydoedd yn frawd i’r wraig, ac yn bwrddio yn y teulu. 

Yr oedd y cyfan yn gangen o íoncyfif Bresbyteraidd hen a 
lled hynod, a drigai o hyd yn nghylchoedd New Orleans. 

Y foneddiges ydoedd yn un drwyadi a dysgedig, yn ymrodd- 
edig i ddarllen ac ymchwiliadau meddyliol ; ac a oedd, ar y 
cyfan, yn fenyw o farn gywir, ac o ysgogiad meddwl anymddi- 
bynol. 

Fel y mae yn gyffreding gyda y fath feddyliau, nid oedd 
gan y foneddiges hon ond ymchwilio i Formoniaeth mewn trefn 
i ddyfod yn y modd cadarnaf yn argyhoeddedig o’i gwirion- 
eddau. 

Dymunai, gan hyny, i’w chofleidio. Wrth ddeall y ffeithiau 
liyn, dangosodd y gwr a’r tad y gwrthwynebiad mwyaf treisiog 
a gormesol. Gwnaent ruo, malu ewyn, ihegu, difrio, ystormio, 
a difenni, &e„ ond yr oll yn ofer. Yr oedd y foneddiges o’r un 
meddwl o hyd, ac yn dymuno ufyddhau i’r Efengyl. 

Y gwr o’r diwedd a brynodd gors gleddyf, ( 'sword cane ,) gyda 
yr hwn yr aeth i mewn i’r parlwr ar un diwrnod; a, chan droi 
yn wyneb las gan gynddeiriogrwydd, efe a ddadwaenodd yr 
unrliyw yn mhresenoldeb ei wraig, a chan ei bygwth ac annelu 
y dur nocth dros ei phen, tyngodd gyda IIw arswydus, fod yr 
arfhwnw wedi cael ei brynuyn bennodoliddi hi, a’r gweinidog 
a feiddiai ei bedyddio, ac y caffai drywanu by wydoliaeth y ddau 
y diwrnod y bedyddid hi. 

Ei brawd, yn ei dro, a annelodd yr un arf drosti hi yn yr un 
dull nwydwyllt, gyda yr un bygythiadau. 

Y rhai hyn, ac amrai fygythiadau, drwg-enwau, a chara- 
driniaethau eraill a adroddwyd o bryd i bryd, a wasanaethas- 
ant i rhwystro bedyddiad y foneddiges am ryw ddwy fiynedd— 
yr Henuriaid, yn y. man hyna yn ei wneuthur yn bwnc i beidio 
a bedyddio meny w heb ganiatad y gwr. 

Ar ol llawer ymdrech boenus a gweddigar, hi a gafodd gan- 
iatad ysgrifenedig ei gwr, o’r diwedd. ac a fedyddiwyd, a 
ehadarnhawyd hi yn rheolaidd yn aelod o Eglwys y Saint. 
Arosodd o hyd yn wraig a mam ffyddlon ac ufydd. Gwasan- 
aethodd ei gwr, edrychodd ar ol ei elwau, cadwodd ei dŷ, par 
haodd i fwrddio ei brawd, ac a hyfforddodd ci phlant yn ffyrdd 
ufydd dod, moesoldeb, a gwirionedd. Cymmerodd drafferth 
mawr yn eu haddysg, ac a’u dysgodd i gredu yn Iesu Grist, i 
ddarllen y Bibl, ae i ganu a gweddio. 

Yr oedd ei gwr o hyd yn arw a gormesol yn y radd uchelaf. 
Bygythiwyd ei bywyd yn arol, ac hollol waharddwyd hi i son 
am unrhyw bwnc o’i clirefydd yn mhresennoldeb ei gwr, neu i 
draws-ddodi i’w sylw un frawddeg allan o un o lyfrau yr 
Eglwys. Nid oedd ganddi y fraint o hyd y nod eanu un llinell 
e’i llyfr hymnau yn ei gly wedigaeth. Gan fod wedi byw yn y 



216 


UDGOJiN SEION. 


caethiwed annaturiol hwn am ychydig flynyddau, a dyoddeí 
gydag addfwynder ac ufydd-dod bob sen, dirmyg, ac anmharch 
a allasai gormeswr bentyru aini. hi a anturiodd o’r diwedd, ar 
un prydnawn Sul llonydd, i ganu yn ei bresennoldeb dwy 
linell o un o’i hymnau fíafriol. [Gwel Llyfr Hymnau Seisniu v 
Saint tud. 201.] 3 

Behold tlie great Redeemer comes, 

To bring his ransomed people home ! 

Ei gwr, wrth glywed hyn, a aeth i nwydau gorwyllt ; craf- 
angodd y llyfr o’i llaw, rhwygodd ef yn ddarnau, a thaflodd cf 
i r tân. Yna gosododd ddwylaw treisiol arni, ac a’i gwthiodd 
allan i r rheol, gan gloi y drws arni. Yr oedd jn hwyr, j'n 
dywyll, ac yn un o heolydd cefnog tywyll San Francisco, lle 
na ystyrid menyw anamdditfvnol braidd yn ddyogel am foment. 
Aeth, modd bynnag, i dŷ cymmydogaethol, ac a ddanfonodd 

genad yn union at Dr. . hen physigwr teuluaidd, yr hwn 

oedd yn gyfaill i’rnaill a’r llall— iddi lii a’i gwr. Taflodd ei hun 
ar ei amddifíyniaeth, ac efe a’i harweiniodd i hotel o gymmer- 
iad da, lley liettyodd ac y bwrddiodd ar gost ygwr. Y diwrnod 
nesaf galwodd ar gofnodydd y ddinas,a gwnaeth lw o’r yniosod- 
iau a r niwed a chreulonderau eraill ei gwr, gan fynu ei ddal, ac 
y cafíai hi ei dyogelu yn ei bywyd a’i heddweh yn y dyfodol. 

Eithr trwy ddylanwad Dr. , a phleidiau eraili mewn 

Uefycd uchel, y mater yn y diwedd a adawyd, ac ymddangosai 
y pleidiau fod wedi cymmodu mor bell, ag iddi hi ddyehwelyd 
i w tl)ŷ, ac a gymmerodd ofal drachefn o’i phlant, ac o gadwr- 
aeth tŷ ei gwr. 

Arn j'chydig wythnosau, ymddangosai pob peth fel pe yn 
myned yn mlaen fel arfer. Aeth y gwr a’r brawd at eu gorch- 
wyl dyddiol — dychwelasant yn yr iawn oriau, cawsont eu 
prydiau bwyd rnewn trefn, a’r cynnildeb,diwydrwydd, a chry- 
nodebag ydoedd hi erioed wedi arddangos mewn ceisio gwneu- 
thur cartref yn ddymunol. 

Ar ddydd neiltduol — boreu- fwyd drosodd, a’r gwr a’r brawd 
wedi myned at fusnes ar awr gynnar, fel arferol, hi a gynnull- 
°’!hl °1 ei threfn arferol, i ddyledswydd teulu- 

Cynnwysai y rhai hyn ddau fab, rhwng wyth adeng mlwydd 
oed,.a merch yn satth,- Y fam a’r plant a gymmysgasant eu 
lleisiuu llon yn yr emyn boreuol, aca blygasant y glin yngliyd 
mewn ‘jwys weddi — yr hwn bryd, gan gyfodi oddiar eu penlin- 
ìau, roddodd y plant i’w hanwyl fam y cusan ymadawol arferol, 
ac a frysiasant ymaíth yn llon i ysgol y ddinas. 

U. mor lleied y pryd hwnw y deallai y fam dyner hono a’r 
babanod gwirion hyny y brofedigaeth arswydus a’u harosentyn 
ddisymwth; neu y byddai i ddau gefn-for a chyfandir eu 
rhanu hwynt cyn y cwrddent drachefn. 

Na soniwch am lîhufain, am Nero, am yr oesoedd tywyll, 



CDGOEN SEION. 


217 


neu am yr Ymholiad Spaniaidd. Ni allai y rhai hyn yn 
gyssylliedig braidd fîürfio cydmariaeth deilwng i’w ciiydmaru 
a digalonog; dídeimlad, annynol, anwar, a gwaeth nag ellyllol 
draisy bedwaredd ganrif ar bymtheg. A hyn oll yn cael ei 
gyflawnu gan Brotestaniaid mewn gwladryddl Na, yn hytrach 
gan y perthynas agosaf, ac ar fenyw a phlant digymmorth! 

Yr hwyr a ddaeth — y gwr a’r brawd a ddychwelasant oddi- 
wrth fusnes y dydd — eithr plant ni ddaethant i loni calon 
mam hoífus. Pa le mae ein plant? fioeddiai y fam anesmwyth, 
mewn braw. 

Y gwr anifeilaidd, a’r brawd dideimlad a attebasant, gyda 
gwên ddieflig, neu sèn fuddygoliaethus— Maent ar fynwes y 
Môr Tawel, ni welwch chwi liwynt byth mwyach— hwy a 
ddygir i fyny yn Bresbytariaid — Nid Mormoniaid! 

Yr unig atteb i hyn oedd ysgrech wyllt a chwymp sydyn. — 
Yr oedd y fam wedi llewygu ! Yr oedd eichalon felpe byddai 
wedi marw o’i mhewn. Arosodd drwy y noswaith echrydus 
hono mewn llewygion yu mhobyn aila phangau — ardroion yn 
dcffro i ddeaütwriaeth synwyiol o’i hanghyfanedd-dra : 
“ Iíachael yn wylo am ei plflant, ac ni chysurid oherwydd nad 
òeddynt.” Deffröai weithiau mor bell o’i llewygion ag i ruo, a 
chrwydro, a galw yn grocli am ei rhai bychain wrth eu henwau, 
ac ynatorrai allan mewn dagrau — ochneidiaí a galarai, ac yn y 
diwedd, cwympai ymaith, ac elai yn ddisynwyr. 

Safodd y gwr a’r brawd anifeilaidd uwch ei phen trwy yr 
holl nos, rywbeth yn ofidus a brawychus, eithr m feiddieut alw 
am physigwr nac unrliyw gymmorth, rhag, i’w creulondeb 
ellyllaidd gael ei ddynoethu yn ei holl hylldra. Yn y boreu, 
gan orfod inyned at eu busnes ar awr gynnar, gadawsant hi yn 
unigol yn y tŷ, gan ei chloi i mewu megis carcharor, mewn 
uuigolrwydd ac anallu. 

Er hyny hi a wellhaodd ddigon yn y boreu i agor ffenestr a 
chyfodi cyrihwrf. Dysgodd y cymmydogion yn fnanam y gwir 
amgylçhiadau, a chydymdeimlasant yn ei hamddifaclrwydd. 
Cynnygiodd rhai o’r masnachwyr ag oeddynt fwyaí’adi>abyddus 
a’r teulu i wneuthur casgliad, a’i hanfon hi at ei phlant, gan y 
cafwyd ar ddeall yn fuan eu bod wedi cael eu hanfon at ei 
rhieni hi yn New Orleans. 

Darfu i warthrudd cyhoeddns effeithio ar y gwr a’r brawd 
ystyfnig y cyfryw gyfnewidiad ag y methodd dynol gydytn- 
deimlad gyfiawni. Gwelasant fod yn rliaid i’r mater gacl ei 
wella a’i dawelu mor bell ag oedd ddichonadwy gan ammodau. 

Yr oeddynt wedi bod yncynllwynio am wythnosau, ae, drwy 
gynnorthwy penboethiaid eraill o’u sect, wedi darparu blychau 
o wisgoedd i’r plant, ac wedi codi trwyddedi iddynt ary draws- 
ffordd rhwng y Môr Tawel a’r Môr Werydd. Gan fod a pliob 
pcth yn barod, yr oeddynt wedi gwylied mantais i’w cipio or 
ysgol, a’u gosod ar fwrdd agerdd-long heb gymmaint a ffarwel 
olwg neu air oddiwrth eu mam, ac wedi eu trosglwyddo 1 otal 

V; ^ 



218 


'üDGOHN SE!ON. 


dyeithriaid i basio dau fôr a chyfandir, heb un perthynas na 
chydnaböd rw caru neu i ofaiu drostynt. 

Hyn wedi ei wneuthur, y penboethiaid annynol oeddynt wedi 
gwrthsefyll holl apeliadau hyawdl a thor-calonus rnam, a dim 
ond ofn gwarth, neu lidiawgrwydd pobl cynhyrfiedig a digllawn 
a u gorfododd hwynt 1 ammodu, a thawelu pob cynhwrf pell- 
ach^ trwy gyduno i anfon y tam at ei phlant. 

O’r diwedd dyddanwyd a chysurwyd hi â’r gobaith o’u dilyn 
yn mhen pythefnos, ar yr agerdd fad nesaf ; acth yn ddystaw 
a diwyd 1 weithio er darparu gogyfer a’r daith. Ei thŷ oedd 
yn awr yn anghyfanedd ac unig tuhwnt i oddefiad. (ian hyny, 
gyda chaniatad ei gwr, treuliodd yr amser gyda rai cyfeillion 
yn y wlad, hyd yu agos amser ei moriad. 

Ond, och! nid oedd ei phrofedigaethau ond wedi newydd 
ddechreu. Cafodd fordaith lwyddiannus i New Orleans; cafodd 
aiael yn ei rhieni. a chyda hwynt dau o’i phlant ieuangaf ;— 
ondoch ! y llall ni chaniatawyd iddi ei we ed byth. Maeefe 
yn nghel ragddi yn rhyw ran bellenig o’r wlad. Cafodd fod ei 
riiiem ai brodyr a’i chwiorydd Presbyteraidd penboeth a chalon 
galed yn y cynllwyn. Daliwyd ei phlant ganddynt mewn 
,, , .'ì'Tj ’ ,° . , dan wyliadwriaeth fanwl megis carcliarorion. 
Rhaid idd! be^dio ag ymgyfeillachu a hwynt, liyd y nod yn nhy 
ei tnaa ei hun, oddieithr yn mhresennoldeb eraill— rhaid iddi 
v«ìa‘Ü!n j\ yS "V y ">' r un ystafell, nae hyd y nod i ymneillduo i 
norid' k i lr ” e ’ 1 hy £ u y gyda hwynt ar awr weddi, felyr 
oedd bob amser wedi ymarfer wneuthur. Mewn gair, yr oedd 
wn caethiwed annyoddefol, a phob dydd yn cael eî cham- 

, < e \ sarl -h ei gwawdio, ei chellwair. a’i difenwi yn mliob 
îhin 1,y ? ddefüdd y pttl.au hyn am fisoedd, a 

v ì-hüf i,x. 1 1111 y 11 suddo dan aumìiarch a gormes pentyredig 
j ~ y ? y a ddylasent fod yn gyfeillion iddi ; yn ogystalag o 
fddi £?j t na ? hl . n heinf i«g haf nesäol New Orleans ; darfu 
tVno\ g fv a , a ? latad ei phlant, eu'gadaelam dymhor, gan 
gweddus ê °*’ leí d ’ & an add aw dychwelyd attynt mewn amser 

d î .ìnìW'jr th j 6Ì * îj°i rdd ’ °' r dlwed d, ar ol caledion a gorchestion 
vtì r ? d ’ 1 ??dirias y Llyn Halen Mawr, lle y cyrhaeddodd 
wedi nHfo yn ffyd t e f, 1855. Yr oedd, trwy yr hirdaith hon, 

' j\î, yC Cr J? dl P yn . ar ei hiechyd, ac yn ddidwyll i anian 
’ . reu0üd y n uniongyrchol, ac ymegniodd yn barhaus 
brvnn ni ri manW j 0 gynnildeh a diwydrwydd, mewn trefn i 

brynu ei rhwymedigaeth i’w phlant. 

yb £. ot yn y ddinas hono yn agos yn ddivsgog am 
n rv \ f ’ wnaeth ei ffordd dros y gwastadedd cethin, I 

vt, • * ' eg C ? Dt ? h dt iroedd i yml gorllewinol y Talaeth- 
aU F aC , ynal waered ar hyd yr afony dd at y plant. 

Pe ddichon fod yr hanes a ddaeth allan yn y New Orleans 

nÌfo’ ryw al ?. ser yn «gos i ddiwedd y flwyddyn ddiweddaf, 
yn eyfeino ati hi. J J 




ÜDGORN SEION. 


219 


Os felly, gan wneuthur iawn gyfrif am ei aml annwireddau 
a’i gamddarluniadau. egyr bennod arall yn ei bywyd gwyllt- 
weddaidd ac arwraidd. 

Pe buasai y ioneidiges a enwir wedi meddu gwr tirion a 
mwyn, yn lle gorthrymwr dideimlad, ni fuasai gwahaniaethau 
crefyddol wedi ranu y teulu hyd heddyw; ond i’r gwrthwyneb, 
y tad, y fam, a’r plant a alìasent fod o hyd yn byw yn San 
Francisco mewn heddwch. 

Nid Mormoniaeth, [fel y dywed y Bulletin ] ond Presbÿteriaeth, 
a dorodd i fyny y teulu 

CriTAiLL r Gorthrymedig. 

Cincinnatti, Ohio, Chweflror 20, 1857. 


YCHWANEG 0 FANYUON AM Y LLOFRÜDDIAD. 

Arlcansas, America, ar fwrdd yr Agerdd-long H. Tucker , 

Afon Arkansas, Mai 22, 1857. 

AnwylFrawd OrSon,— Y mae wedi dyfod yn ddyledswydd 
boenus i mi anfon ar led y newydd o garchariad a llofruddiad 
eich hanwyl frawd Parley. Gwn y bydd yn loesawg i chwi 
gael deall fod ei gorph wedi cael ei gigyddio, ac iddo orwedd 
lawn awr heb i neb ddyfod atto i gyfodi ei ben neu roddi llym- 
aid o ddwfr iddo, er ei fod mewn llawn olwg ty lle y trigai 
teulu o’r enw Winn. 

Yroeddwn i yn ymdeitliio yn mlaen yn esmiryth mewn 
wagen, mewn cenedl Iudiaidd, gyda fy mhlant, ar frontiers 
Artansas, pan y’m eyfarfyddwyd gan Mc’Lean, ellyll fy 
mywyd. Rhwygodd y plant ymaith, ac yna mynodd fy nal ar 
y cyhuddiad o ladratta dillad a berthynent i ac a wisgid gan 
fy mlant— Albert ac Antiie McLean. Enwyd hefyd yn y cy- 
huddiad, P. P. Pratt, James Gamwell, ac Elias Gamwell, oll 
yn cael eu ceisio fel yn ymwneyd a’r lladrad hwn o wertli deg 
dolar o ddillad, ar gefnan fy mlant. 

Y dydd canlynol, ar ol fy naliad i, clywais fod eich brawd 
hefyd wedi cael ei ddal ; yr oedd y cynhwrf mwyaf yn flfynu, a 
phan y marchogasom mewn golwg i’r man lle yr oeddynt a 
Parley, gwelais ef yn gorwedd ar y Uawr fel dyn yn 
ymorphwys i’w geffyl bori. Yr oedd yn ymgylchynedig gan 
ddeaddeg neu bedwar ar ddeg o wyr arfog—swyddogion mil- 
wrol a milwyr. Ilisgyiiais, gyda chaniatad y marshal, yr hwn 
a larchogodd gyda mi, ac a aethym at y brawd Parley, ac 



220 


UDGORN SJEION. 


estynais fy Uaw, gan ddywedyd, “ Frawd Parley, yr ydym 
wedi cwrdd, mae yn debyg, fel carcharorion.” Dywedodd, “Pa 
fodd y mae eich hiechyd, Madatn? a ydych chwi wedi bod yn 
ìach ?” Yna dywedais, “ Y mae genym un peth i ddiolch i 
Dduw am dano ; yr ydym wedi dysgu pa fodd i fyw aphafodd 
i farw.” Acyrta, gan edrych oddiamgylch ar y milwyr, croch- 
floeddiais, “ -Yi eill yr holl ddynion arfog a'r müwyr hyn ddirn ond 
lladd y corph, ac yr ydwyf fi mor barod i farw ag i fy w.” Efe 
a attebodd ddim ond, “ Y mae oil mewn un by wyd bychan, ac 
nid yw hyn ond brycheuyn o dragywyddoldeb.” 

Yna gosodwyd ni i farchogaeth yn galed am bum milltir ar 
ugain, efe yn rwymedig gan râff oddeutu ei swrn, yr lion a 
ddahwyd gan swyddog a farcltogai yn agos atto. Daliasant 
hefyd ddyn ieuanc arall, yr hwn a gafwyd yn pregethu i Genedl 
- v Creek; a phan y gadawsom Fort Gibson, yr oedd efe a 
larleymewn cadwynau, a minnau mewn cerbyd — oherwydd 
yr oeddwn mor friw fel nas gallaswn farchog ceflyl. Gyrodd 
nniwyr y cerbyd, a marchogodd y Marshaìl gyda y ddau ag 
oeddynt mewn cadwynau. 

Marchogasom o Fort Gibson, dydd Sadwrn, Suì, ac hanner 
djdd Llun, yr hyn a’n dygodd i dref Van Buren, ar afon 
Arkansas, l'alaeth Arkansas. Cymmerwyd ni wedi liyny o 
flaen y llys, ddim ond i gael dweyd wrthyra y gallem fÿned 
ymaith— “CANYS NI ALLWN GAEL DIM YN EICII 
HERRYN.” 

Yr ydwyf wedi ysgrifenu hanes cyflawn i’r Mortnon, yr hwn, 
gobeithiwyf, a welwch, eithr rhagiddo gael ei rwystro, dywedaf 
jn lyr, ruai pan ryddhawyd Parley o’r earchar, dilynodd 
McLean ef yn mhen tua deng mynyd, gyda dau ddyn, dinas- 
yddion o Van Buren, yn agos ar ei ol, ac yn fuan wedi hyny 
mferoedd o ddynion eraill. Deuddeg milldir o’r dref, ar y 
ffordd a arweinia yn ogleddol. daethant i fyny a’ch brawd, 
taniasant saith ergyd, ae yna gwanasant ef yn ei ochr chwith 
— un o’r gwaniadau yn trywanu eigalon. Ni wnaeth y chwech 
pelen gyntaf ond tyllau yn ngodreu ei got ; yna blaenwyd ef 
gan un o r dynion, yr hyn a’i taflodd mewn gwrth-darawiad 
agos a McLean, a’r ellyll hwnw ei hun a roddoddiddo y clwyf 
marwol ; ac ar ol ei aüael megis yn farw, daeth yn ei ol, a 



UDGORN SEION. 221 

thanioâd atto lle y gorweddai ar y ddaear, gollyngodd y llaw- 
ddryll i gwympo wrth ei ochr, ac ymadawodd ! 

Aethym i’w weled o dan nawdd y “ Gwir Marshall,” y dydd 
canlynol, manylion yr hyn a anfonais i’r brawd Taylor, Caer- 
efrog Newydd. 

Darfu i’r hrawd Higginson a’m hunan amwisgo ei gorph 
marw mewn lliain main, ac arosodd y brawd Higginson i’w 
weled ef yn cael ei osod yn y ddaear, tua milldir o’r lle ei ladd- 
wyd. Bu fyw ddwy awr a hanner, ac attebodd amryw ofyn- 
iadau a ofynwyd iddo gan y cymmydogion yn agos i’r fan. 

Diwallodd dinasyddion Van Buren fì a’r modd i ymadael yn 
mhen pedwar diwrnod ar ol yr olygfa waedlyd hon, ac yr ydwyf 
yn awr yn unig ar fy ffordd nis gwn i ba le; ond mi a wn fod 
Ysbryd Duw gyda mi, ac nid oes genyf unpeth i’w ofni. 

Yr ydwyf yn unig iawn — gweddia drosof, tydi wr Duw, fel 
y safwyf yn gadarn hyd y diwedd, a chael fy achub gyda yr 
Iesu, Joseph, a Parley, yn Nheyrnas Nefol Duw, Amen. 

Eich Chwaer, 

Eoeanor J. McLean. 


GALAENAD YE AMDDIFAID, WRTH GLYWED AM 
FEETHYRDOD Eü TAD. 

Mi gly wais alar dwys o bell fynyddig dref ; 

Y banau creiglyd fry liydreiddiwyd gan y llef, 

Dros fryu, a nant, a dôl, y swn yn rhedeg gaed, 

Hyd fedd yr un a ga’dd lofruddio’i wirion waed. 

Llais gwragedd oedd aphlant mewn dirwyllt ofld mawr, 
A’u llef i’r nef, mewn deigr, am esmwythâd yn awr; 
Canys gwybuant hwy, o dir pellenig wlad_ 

Y newydd na chaent mwy i wel’d Uon wyneb tad. 

Mai o fewn gwlad y chwant , halogrwydd brwnt, a gwm, 

Lle unwaith buont by w dan winwyd^ melus rin ; 

Y tad a phriod mwyn rhan Merthyr iddo fu, 

'I'rwy ddwylaw dieifl, dan lwytli o lid a digder du. 

Ei galon wanwyd trwy, syrthiodd ar ddaear laith, 

Heb neb i godi ei ben, na rhwymo’i areholl chwaith ; 

Er byw am oriau rai,tii welodd gj'faill cu, 

Y gallai anfon gair o’i hynt pan farw bu. 



222 


UDOOltN SKION. 


Cynnyddai’r galar hyd nes cyrhaedd gorsedd nef, 

Ac Eloheim Eihune i wialen gyrnerth Ef, 

Dywedodd, “Torraf liwynt, dileaf hwi/nt bob un, 

Am ladd Prophwj’di mad ar dir eu gwlad eu hun. 

Anfonaf arnynt newyn.plâ, y rhyfel ôdaw, 

I’ y llengoedd alwaf Fi o’r tir gogleddol draw, 

A u helagant yn mhob rhy w wlad. bob enaid byw, 

“ Lle mathrwyd gwaed pob un o achau Joseph- clyw! 

“ Gwaed Parley nid yn hir ca ddadleu ger fy mron, 

“ Am iid ar sawl a wnaeth ’r uffernawl weithred hon; 

“ A chyn y peidia’i waedd, ca’r genedl hon roi iawn 
“ Àm bob amddifad gri, y weddw a’i dagrau llawn. 

“ Pob dafn o wirion waed dywalltwyd yn y byd, 

“ Yn fuan ddaw i lawr ar benau rhai’n i gyd ; 

“ Canys unwaith tyngais i’m fy hun a’m gorsedd gain, 

“ Yn Llyfr y Bywyd hyth m welir enwau rhai’n /” 

[Gtny Poneddiges erlidiedig, E. J. McLean.— G ol. y Star.] 

Cyf. Dewi Ei.eeo Jones. 

IIANESION CYMMANFAOEDD, &c. 


Cymmanfa L lanelli a gynnaliwyd Mai 24 — y Lly wydd D. Dan- 
iels a Llywyddiaeth y Gynnadledd yn bresennol. 

Yn y cyfarfod boreuol fe gymmeradwywjd holl awdurdodau 
yr Eglwys ar y ddaear, o’r Prophwyd Brigham i waered hyd 
at Lywyddion y Cangenau, 

Cafwyd hanes gweithrediadau y Diwygiad ar y cangenau ?’r 
hyd,gan yrhenuriaid Uywyddol— bod rhai lawer iawn yn well, 
ac eraill lawer yn waeth, o’r Saint a’r byd, a bod y diafol yn 
ymgynhyrfu, 

Sylwodd y Ll. Davies bod yr Efengyl yn llwyddo yn y Gyn- 
nadledd hon, ac yn effeithio yn sicr y naill ffordd neu y llall, 
fel yr haul yn toddi y cwyr a chaledi y clai— er mai ychydig o’r 
byd sydd yu cymmeryd eu haehub ganddi, etto hi a gondemnia 
bob enaid o’r gweddill, Bod y Saint yn y Gynnadledd hon yn 
ymburo o’r bron oddieithr y rhai ag y mae eu goleuni wedi 
troi yn dywyllwch caddugawl. 

Yn y cyfarfodydd dilyno' pregethodd amryw henuriaid lleol 


i 



Ujgorn sbion. 


223 


a chymmydogaethol ar egwyddorion buddiol i’r Saint a’r byd. 

Y Llywydd Daniels a daer gymhellodd y gwrandawyr i 
wrandaw ar ac ufyddiiau i eiriau diysgog Duw trwy ei weision 
awdurdodedig, er mwyn achubiaeth eu heneidian gwerthfawr, 
tra y mae yn aruser cynimeradwy, a’r fath fendithion anmhris- 
iadw^ yn aros yr ufydd a’r ffyddlon. Dywed fod awr barn 
Duw ar y ddaear, a'i Waith Mawr Ef i gael ei gwttogi yn fỳr 
mewn cyfiaw”der. Mai dedwydd fy r dd pen y daith, ar ol gor- 
| phen y gwaith, a myned i mewn i orphwysfa Crist yn ddiang- 
j ol rhag pliiau Babilon. 

Annogodd y swyddwyr a’r Saint i fod yn ddiwyd a ffyddlon 
i bregethu yr tífengyl, dosparthu traethodau, a thystiolaetlm 
ain genadwri fawr bresennol y nef, fel y teilyngont rhan yn 
etifeddiaeth wy ufydedig y Saint. 

Ein rhiledi presennol y w 84. 

David Dayies, Llywydd. 


Cymman/a Sir Aberletfi a gynnaliwyd yn Cwrt Newydd— y Ll. 
Daniels yn bresennol. 

Cymmerodd Ll. y Gynnadledd a’r Heuuriad John Evans, 
Penywern, ran egniol yn ngwaitli y dydd. 

Cydnabyddwyd hoU awdurdodau yr Eglwys yn unfrydol. 

Pregethwyd y Diwygiad yn effeitliiol i’r Saint, y rhai a ad 
fywiogwyd yn fawr, ac a wnaed yn llawen. 

Mynegodd yr holl swyddwyr a’r Saint eu teimladau pender- 
fynol i ymegnio mwy ar hyd llwybr diwygiad, tra yr addawodd 
■ rliai ag oeddynt heb ymadnewyddu i wneuthur hyny yn fuan. 

Ar ol dau o’r gloch, pregethwyd allan i’r bobl ag oeddynt y 
dyfod o’r capeli, y rhai a wrandawsant yn astud a boneddigaidd 
iawn, a’r unfath yn y cyfarfod hwyrol Cafwyd doethineb a 
nerth yr Ysbryd Gian i oleuo ac adfywiogi y Saint, ac i achosi 
cynhwrf anarferol trwy y gymmydogaeth. Aelodau, 29. 

Josei’h Griffiths, Llywydd. 

Nid oes genym le yn y rhifyn hwn, nac amser at wneu- 
tliur cylwadau golygyddol. Er hyny dy wed yr hanesion tor- 
calonus yn ddigon eglur drostynt eu ‘nunain. Ceir ychwaneg o 
i fanylion yr erchyll lofruddiad yn mhen dau neu dri diwrnod. 
Saint, byddwch ddiwyd i amddiffyn y dieuog a’r gwirion 
Uofruddiedig rhag caui-gyhuddiadau ei luaws elynion maleisus. 
— Gol. yr Ùdyorn. 



224 ODGORN SETON 

ENGLYNION. 

Marwòlaeth David John Grìffiths, hahan Danìel ag Anna Giiffiths. 
Capcoch, Aherdar, ac wyr i’r Bardd. Bu fario Ebrill 2Í), 1857 

Dafydd bach— tecach wyt ti— a siriol 
Mewn seirian oleuni; 

0 adeg dy galedi — 

Dyben daeth j dy boen di. 

Paradwys, mwy pur ydyw — a haddef 

1 haeddawl o’r cyfry w ; 

Hynaufs fab i hoenus fy w — 

Adwedd y teilwng ydyw. 

Gwelodd hofif wedd y Prophwyd — mawr, Joseph. 

A’r Iesu a laddwyd; 

A Uu’r gwawl, mewn nefawl nwyd, 

A’r adwyth a waredwyd. 

Mae’r bychan, a’r glân dibechod — heddyw 
Yn rhydd o bob nychdod; 

Y mae’n by w y lle mae’n bod, 

Wynebau ei gydnabod. 

Mae’n iach yn mhlith ei achau — ca fwyniant 
Cyfiawnion berth’nasau, 

A thorf lon y burion bau, 

Ar eiriau heirdd ororau. 

Ei babell yn well yn wir — o’r ddaear 
A ddaw pan ei purir; 

Yn lion ca breswyl cyn hir — 

Ag yna ei digonir. 

Mai 31,’57, Dbwi Elfep. 



CYNNWYSIAD. 


l.lythyron o’r Dvffrvn 

‘20ÍÎ 

Cynllwjrn-lofrnddiad yr Aposiol l’. p. Pratt.. 


«jalarnad yr Atmldifaid 


Hauesion Cymmanfaoedd .... 

‘222 

Englynlon 


ABRRTAWY: 


AROEAFFWrn A C'HYHOEDDWTD OAN 

DANIEL DAN1EL8. 



UDGORN SEION, 

&eren v ^atm. 


Rhip. 15.] GORPHENHAF 4, 1857. [ Cyp. X. 


RHYEEL A’R MORMONIAID. 

Son wneir am wrthryfel galanas yr Indiaid Dwyreiniol — lladd- 
iad cyfifredinol gwŷr, gwragedd a phlant Ewropaidd gan y 
paganiaid penboeth, selog, hyil, croenddu hyn, a’r gospedigaeth 
lem â’r hon yr ymwelir a hwynt gan y llywodraeth Fryteinig, 
a’r Uuoedd milwyr sydd ar eu fifordd tuag India Ddwyreiriiol ! 
Nid digon .hyn i gyd i dynu sylw oddiwrth Mormoniaid yn 
Utah a’u campau. 

Ffaith orfodol ydy w fod yn rhaid i olygyddion gael rliyw- 
beth dyddorol neu gynhyrflyd mewn llaw o hyd , neu ni ddigon- 
ant archwaeth“lygredig eu darllenwyr lluosog. Dilynir golyg- 
ỳddion arweiniol y dydd gan eu hailunwyr mewn gwir neu 
anwir, nid oes g\pahaniaeth pa beth — parod yw y cŵn bychain 
i gyfarth wrth glywed y rhai mawrion. Ni sylwn, gan hyny, 
gyramaint arnynt hwy, nac ar fil ac un lleisiau creaduriaid 
anil-ry wiogaethol eraill. Gelliddychymygu wrth ystyniadd cêg. 
grân gwridgoeh, codiad esgyll, ac ysgrech ddyeithr anhyfryd y 
creadur a gyfenwir y Gwron mai ceihog twrci ydyw y gyd- 
mariaeth oreu o hono — bod swn y lleill i gyd gyda blaen yr awel 
wedi ei gyrhaedd yntau, ar ben ei domen dail, o’r diwedd, 
wa London, of couree, a’i fod yntau am dreio ei lais. 

Wel, yn siwr, ynte, mai rhywbeth ar droed draw acw ! 
Beth pe troem ein golygon oddiwrth gorgwn Cymru, i weled 
beth sydd yn bod. Ustí dyma hi! hurrahl bow, wow, wowl 
Yn awr y corgwn bach, estyn dy geg, cwyd dy csgyll, ae 
15 Pris l?g. 


226 


UDGOIiN SEION. 


ysgrecha dithau oddiar ben dy donien, y ceiiiog twrci ' Maey 
cclwydd yn ehedeg fel trydaniaeth-Brigham Young wed 
cilio ! hip, hip, hurrah ! Lly wodraethwr «rail yn myned 1 ütali ! 
g/ory! Byddin o filwyr yn myned i ladd y Mormoniaid! 
hnss too, tujer! Apostol y Mormoniaid wedi cael ei ladd am 
fyned a gwraig gwr arali J Well cione, ruffians. Y Mormon- 
ìaid wedi ymranu acliodi mewn gwrthryfel yn erbyn eu haw- 
durdodau egiwysig ! Stri/ce Jire ! Y meuywod wedi codi yn 
unllaw yn erbyn amlwreigiaeth ! Well done the Scoteh 
Petticoats! Haiwchw ! Golchwch arni, fechgyn!" ac, } 
gydgordio a’r newyddion cysson Lyn, “Brigham Young yn cario 
pethau yn mlaen gyda llaw uchel, gan yru ymaith holl swydd- 
wyr y Brif Lywodraeth, ynghyd a’r holl “genedioedd” croes- 
farnol ! ” Ow’r corgwn liela, ymgrynhowch i’r crusade yn 
erljyn y Mormoniaid; canys y mae yr hynod rinweddol, a’r 
hyglod Farnwr Drummond wedi dynoethu y Seintiau ! Success 
to progress I Ni rhaid i’r ceiliog twrci gymhell ei ddosparth- 
wyr ianfon eeirch iddo ani yspaid etto, ar ol y fath beroriaeth 
swyngar, debygem ni, modd bynag. 

Gwir y ddiareb a ddywed, “• Eheda celwydd .hyd eithafion 
byd cyn y geiii gwirionedd wisgo ei hesgidiau.” “A wyddoch 
chwi beth, (meddai Gogleddwr) y mae yn ddifyr iawn yma, 
gyfeiilion. .Nid iiei difyr i’r L'tahiaid, druain, pan gaffont 
lonaid cerbyd o bapyrau a roddan t y newydd iddy nt am eu hys- 
trauciau tybiedig. Ai tybed y bydd y Llywydd Brigham Young 
>n sicr mai efe ei hun ydyw, ac uad ydyw wedi eilio? Y niae 
> n itdityr iawn ir Mormoniaid eu buiniin w%led y fath goeg- 
eilun hyll, daneddog, ysgyrnog y mae golygyddion yn ei osod 
ai enwi yn lle Mormoniaeth ! Ie, Uedríthod ehedegog ymeuydd 
ytrllyd golygyddion o’r un eymmeriad a Macbeth ydyntyn 
cae eu hela yn waneus trwy yr awyr, ac erbyn y byddont yn 
' >- n m>gu iddynt gael gafaei, wele nid oes vno un syiwedd í 
ë ‘" ' " ac eiH ’^ ar gerdded o hyd fel y dyri a geisiaiddal ci 
gysgod ! Mormoniaeth yw y cyfan, wrth gwrs. l’wy a fcidd- 
' a ' !Unmeu tíeirwiredd uewyddiadur ? Nid y Mormouiaid eu 

1 1 io, ,ir berygl eu lieddwch. Coeliwch chwi ni, gyfeillion, 
‘ 111,10 -? 11 ddifyr” dros ben o hyd ! Erbyu edrych nid oedd 
a , 10S ! ' ‘ orniou ‘ a id aniincu y Macbethiaid breuddwydioj 
<<> ygy' dol, eaays y maeut yn chwerthin yn eu llawes yu awf 


DDGOHS SSION. 


227 


wrth welei rhai o‘r leadiny actors yn ceisio argyhoeddi y lleill 
o’u camsyniad. 

Yn fwy difyr o hyd yr â ein hystori. ,V!ae wedi goleno cryn 
dipyn erbyn hyn. Clywsom am y dyn a ddychymygai weled 
lledrith elor “rhwng y ddau oleu,” a’i bedair braicii hir yn 
amlwg estynedig tu blaen a thu ol. Erbyn myned am ei draws, 
beth ydoedd y lìedrith oud dau asyn gynffou yn nghynffon, a’u 
ciustiau hirion yn ymddangos fel breicMau elor ! Erbyn 
edrych, gyfeillion, wedi myned ar ymgyrch bleserawl ac ym- 
chwiliadol oedd Brigham Young, tua’r afon Salmon, yn 
nghwmpeini cannoedd^o’i frodyr. Ei arferiad ydyw chwilio a 
gwneuthur sefydliadau uewyddion. Nid wedi gwrthryfela yn 
ei erbyn yr oedd y Mormoniaid, nac wedi ymranu yn mhlith eu 
hunain, ond golygydd y New Yorh Herald oedd yn awgrymu 
cynllun i ddwyn hyny oddiamgylch -nid wedi chwydu o’i 
berfedd dair brân yr oedd Sioni mab Sian, ond rhywbeth mor 
ddued a brân. Mae y Peirch. a’r Gols. wedi pregethu progeth 
angladdol Mormoniaeth gynnifer o weithiau o’r amser y cy- 
hoeddodd y Prophwyd Joseph ei genadwri hyd heddyw. hyd 
nes mae y Saint wedi ymarferyd a byw yn yml y goedwig a 
chlywed swn dylluanod, a pheidioa brawyehu. 

Aoth Colonel Steptoe a’i lywodraeth a’i filwyr heibio heb 
gael cymmaint ag un frwydr fcchan ! Mae ceiliogod-y-rhedyn 
wedi methu gwasgaru na newynu y Saint fel y prophwydwyd, 
a'r asyn Drurnmond o'r diwedd wedi cael ai droedio am ei 
’stwr. Cyhoeddwyd ei wir gymmeriad i’r byd gan y Saint 
ond ni wnelai hyny y tro — gwell gan olygyddion i bethau fod 
fel y darlunient. Erbyn hyn mae y mwyafrif o’r newyddiad- 
uron wedi newid eu barn, condemnio Drummond, ac ammeu y 
newyddion o Utah. Gresyn, yn wir! Pa beth a geir nesaf, 
wyddys ? 

Dywed y Chicago Weehìy Tribune Mai 28 , (un o elynion 
penaf y Saint) fod erthygl yn yr Oquawka Plaindealer, a gy- 
hoeddir yn y ddinas lle yr oedd gwir wraig Drummond a’i deulu 
yn trigo, a lle y trigai efe ei hun gynt, a brofai nad oedd gan y 
Barnwr ddim i ddweyd am anfoesoldeb yn Utah, nac yn un- 
man arall Dywed y newyddiadur y Pìaindealer : — 

“A phe ysgrifenid ei hanes ddirgelaidd,dadguddiai yrfaodrin- 
iseth mor greulon ac annynol i deulu ag a efiid gael yn 


228 


CDGORN SEIOÎÍ. 


rnlwydd-hanesion gwŷrgwaradwyddus. Deallai y wasg yn y 
lle hwn yn dda am ei dwyll, eithr, o barch i deimladau ei deulu. 
a arosodd yn ddystaw. Ar ol rhoddiad i fyny ei swydd, a 
dychwelyd o Drummond [gyda Ada. ei butain] i’r Talaetbau, 
ni ddangosai un awydd am weled ei deulu, [na, rhag ei gywii- 
ydd' debygem ni.] Pan y mynegwyd drwy y wasg ei fod yn 
Chicago, aeth Mrs. Drummond [y unr Mrs. Drummond, 
dealler] yno i geisio cael ymddiddan ag ef, ac er iddi aros yn 
yr un lluesty, ac aros un noswaith tra yr ydoedd yno, efe a 
lwyddodd i ymguddio o’i golwg, a’r boreu nesafaaeth yn ddir- 
gelaidd i r ager-gerbyd, ac a ddaeth i’r lle hwn, ac yna a aetli 
ymaith a dau o’i blant gydag ef. Arosodd ei wraig am wythnos 
yn Chicago, gan chwilio yn ofer am ei gwr twyllodrus; ac yna 
a ddycliwelodd adref ddim ond i gael gloes arall yn ychwaneg- 
edig at ei chalon ag oedd eisioes yn doredig wrth ddeall fod ei 
phlant wedi cael eu dwyn ymaith, ui wyddai i ba le.” Mewn 
rhifyn dilyniadol dywed y P/amdealer,— 

1 Y mae Drummond yn ddyn ag na ystyrid ei air o’r pwys 
ileiaf gan y rhai a’i adwaenant yma, [yn y ddinas lle y trigai 
gynt, cofier] na, pc gwnelai hyd y nod ei ail-adrodd dan lŵ. 
gan fod ein dinasyddion ni wedi caelrhai enghreifftiau o’ilwon 
celid. Ni choeliwn fod gwirionedd y sou am ddrygau y Mor 
moniaid yn ymddibynu mewn un gradd ar dystiolaeth Drum- 
mond. Mewn erthygl arall delia y Platndealer yn fwy ptain 
etto: — 

‘‘ Y mae wedi cael ei brofi tuhwnt i ddadl i Drummond roi i 
fyny ei swydd farnol i’i dyben o gael appwyntiad i fod yn 
Llywodraetliwr Utah. fel y gallai ddychwelyd yno yn gefnog 
edig gan ddigon o allu i ymddial ar y M orrnoniaid ain y sarhsd 
a gafodd ei "Ada,” y foneddiges wyllt weddaidd a welodd mewn 
breuddwyd ! Mae y Mormoniaid yn ddigon drwg yn ol pob 
cydwybod, eithr gwna gwarthrudd Drummond iddynt ym- 
ddangos yn barclius mewri cydmariaeth, a chan fod y masc 
wedi ei rwygo oddiar ei wyneb, liyderwn na fydd i un cyhoedd 
iad parchus etto ei geínogi gymmaint ag i gyhoeddi un o’i lyth- 
yron.” 

Bu y New York Tribune mor ffol ag i gyhoeddi cyhuddiad 
arall o eiddo Drummond yn erbyn awdurdodau Utah am ofyn 
gan ddyn o’r enw Davenport, yr hwn oedd ar gychwyn i’r Tal- 


ODGORN SEION. 


229 


aethau, trethi dwy flynedd yn mlaen llaw, ac iddo orfod eu talu 
ar berygl colli ei feddiannau, ac mai yn mhen diwrnod ar ol 
iddo g,chwyn, daliwyd ef, a lladratwyd ei weddeuau, agorfod 
iddo ddychwelyd i *■ Llyn Halen.” 

Yn ile boíi yn Llyn Halen, yr oedd Mr. Devenport yn Ne- 
braska, o’r hwn le yr ysgrifenodd i’r Tnbune mai anwiredd 
ydoedd, ond ei fod wedi cymmeryd rhanau mewn gorchwyl 
gvda y Llywydd Iíímball ; i’r casglwr trethi, mewn camsyn- 
led, ofyn tretlii y cyfan ganddo, iddo yntau eu talu, ac i’r 
Llywydd lîimball, fel boneddwr, ei ad-dalu yntau, cyu gynted 
ag y cafodd wybod, ac'fod ei gjrhaeddiad diogel i Nebrasha* 
gyda ei weddeuau yn ffaith ddigonoi i wrthbrofi y celwydd olaf 
o eiddo yr adyn haerllug. 

Hyderwn fod hynyna yn ddigon am Drummond, ac ni ych- 
wanegwn ond un difyniad o’r cyhoeddiad y Quincy Whig-.- 
Y mae yn hysbys i Drummond ddwyn gydag ef 1 Utah 
feny w a arddangosodd fel gwraig iddo-gan adael ei gydmares, 
mam ei blant, yn Oquawka, Ysgrifenodd Mrs. Drummond i 
Utah at ei gwr, ac mewn atebiad cafodd epistol meddal oddi- 
wrth yfenyw hon, [Ada] yr hwn a gyhoeddwyd yn y Plain- 
dealer, gan ddweyd wrthi na raid iddi ysgrifenu at ei gwr hi 
drachefn. 




Nid ydyrn yn ddadleuwr ,dros gyfraith Lynch ; eithr os 
haeddodd unrhy w fod dynol erioed bastwn cryf, agwisg o blu a 
thàr, yr ex Farnwr hwn o Utah ydyw.” 

Ynghylch y Llywodraethwr newydd i Utah. Yu mhob 
yn ail ddydd y mae newyddiaduron dyddiol Americauaidd wedi 
bod yn cyhoeddi gwahanol enwau, ac ammeu dywediadau y 
dydd blaenorol. Erbyn cyrhaeddai y newydd yma, yr oedd yn 
gadarnhaol — ni waeth i’r Saint gau eu geneu:— hwn neuy llall 
oedd y dyn, ac yr oedd i gychwyn gyda niferoedd o filwyr yn 
ddioed. Cyhoeddwyd yr oll enwau, &c., canlynol ar wahanol 
ddyddiau, fel lìywodraethwyr i Utah, a bod pob un yn myned 
yn ddiffael ! Mawrth I5fed, Benjamin McCulloch ; I8fed, ‘-dim 
i gael ei wneuthur;” 26ain, Fayette 'McMullen, “yr hwn a 
wrthododd y cynnyg gyda dygasedd.” Ebrill 2, Geary; 24, 
B. McCulloch, “ gyda bwriad heddychol 25, “ eisieu anfon 
deng mil o wirfoddoliaid, heblaw y cynnorthwy a ellid hebgor o’r 
fyddin, gan fod rhyfel yn anocheladwy, er ceisio cjmmeryd 


230 


ÜDGOEN SEION. 


Sebastopol gadarn y Saint, ac wedi hyny y mae yn bosibl i’r 
hudolion Mormonaidd ysgubo o ddeg i ugain mil o wŷr o’u blaeu 
fei us!” Mae I8ed, "Drummond, a byddin i’w gefnogi. Nid 
yw y rhai mwyaf gwybodus yma yn credu y ’stori am ffoad 
Brigham Young.” Mai 1 9, Culloch wedi gwrthod. Yr 20fed' 
un wedi ei ddethol, ond heb ei enwi. Newyddion da o Utab, 
pob peth yn dawel. Yr 21ain, 2000 o filwyr ar eu fforddi 
Dtah — y Mormoniaid i gael eu hysgubo am .y gwrthwynebiad 
Ueiaf. Yr ?2ain, Mr. Wriglit o Iudiana, ond “ celwydd ydyw, 
#c nid oes ueb arall yn myned !’’ Mai 22, etto Col. Cummings, 
ond “efe a wrthododd.” Y 24ain, Major Ileiss, “os gwir y 
siarad aryr heol.” Y 29ain, “ Y Llywydd wedì cael ei apwyntio 
ac wedi derbyn y swydd ; ceir gwybod ei enw yn mhen ycta- 
ydig ddiwrnodau,” a 2000 o filwyr i gael ei hanfon i Utah.” 
Mehefin 2, y llywodraethwr newydd i gael ei ddethol cyn hir ! 
Mehefin 20fed, F. F. Thomas, ond wedi gwrthod. 

Barned ein darllenwyr wrth yr uchod pa goel a ellir roddi i 
newyddiaduron ein dydd. Y gwir yw fod golygyddion gelyn- 
iaethus i’r Saint yn gwneuthur celwyddau atgas, a’u cyhoeddi 
íel gohebiaeth o Utali oddiwrth eu gohebwyr eu hunain, medd- 
ent hwy, er cynhyrfu y cyhoedd difeddwl yn erbyn miloedd 
o ddynion, benywod, a phlant diniwed ag ydynt yn ymdrin 
à’u gorchwylion dyddiol yn ddiwyd heb ymyraeth a gorchwyl 
neb arall, tra y mae yr heddwch goreu yn ffynu yn Utah. Mac 
amrai o brif newyddiaduron Americanaidd wedigweled eucam 
synied a’i gydnabod yn deg. Dywed y New York ldarald nad 
oes gan un newyddiadur Arnericanaidd yr un gohebwr yn 
Utah, a bod yr holl newyddion drwg am Utah yn cael eu 
gwneuthur yr ochr hyn i’r Mississippi gan ysgriblwyr ceiniog y 
llinell. 

Yn nghylch y eyhuddiad yn erbyn yr Apostol Pratt, cyfeir- 
iwn ein darlienwyr at y traethawd a’i gwrthhrofa. 

Mae un ffaith yn amlwg i’r Saint, sef fod Tevrnas Dduw yn 
dyiod yc fawr eisioes yn ngolwg y byd, ac yn destun dychryn 
a braw i’r drygionus a’r anffyddiog, y rhai a gynhyrfi i y m ' 
dorri allan ^n y fatli ystormydd o enllibgan ddim ond eu cyd- 
wybodaueuog eu hunain. Yn brysur y gadawn hwynt gyda 
ehoeg eílun Mormoniaeth yn adeiladu castelli yn yr awyr, ac 
yn hela lledrithod byll. 


UDGORN SEION. 


231 


CrNGHOR I HENURIAID. 

(O’r Mülennial Star.~) 

Y\ mae, ar yr amser presennol, gryn gynhwrf yn meddwl y 
cyhoedd, ynghylch yr hyn y gwel y byd yn dda i’w alw yn 
“ Formoniaeth.” Bwriad yr olygyddiaeth yma ydyw i roddi 
i’r Henuriaid ychydig gynghor, am y ffordd oreu i gymmeryd 
er tawelu cynhwrf gymmaint ag sydd yn bosibl. Gwyddom 
mai angenrhaid yw dyfod rhwystrau, ond, fely dywed yrlesu, 
“ Gwae y rhai y delont trwyddynt.” 

Yr ydych yn alwedig gan Dduw trwy ei Brophwydi, ac yn 
anfonedig i’r byd i fynegu wrth y bobl ar ba ammodau y gellir 
dileu eu pechodau, a’u gosod hwy eu hunain mewn meddíant 
o’r Ysbryd Glân. yr hwn a’u harweiniant yn ffyrdd gwirionedd, 
yn ol addewidion Mab Duw. Ni ddanfonwyd chwi i ddadleu 
nac ymgyndynu â hwynt, ond i bregethu efengyl yr hedd a’r 
iachawdwriaeth i bawb a wrandawant ar, credu yn, ac ufydd- 
hau i addysgiadau yr Ysbryd Glân yn roddedig trwyoch chwi. 
Am hyny dywedwn, Ewch aîian yn ysbryd Crist, yr hwn sydd 
yn hynodweddoì gan addfwynder, pwyll, hir ymaros, a thirion- 
deb. Anrhydeddwch eich galwadau uchel a santaidd gan ym- 
ddygiad mawrfrydig yn eich ymgymdeithasiadau, mewu bywyd 
eyhoeddus a dirgelaidd. Ymogelwch rhag pob digrifwch an- 
arasarol, peth ag sydd islaw sefyllfa un a fydd yn dal y swydd 
o Henuriad y n Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddai. 
Tybia amrai Henuriaid nad yoynt wedi pregethu pregeth dda 
oddieithr eu bod wedi dweyd rhywbeth sydd dueddol i achosi 
chwerthin, yr hyn a ddifyra neu a ddiflasa yn hytraeh nag 
adeiladu eu gwrandawyr Eraill etto a arddangosant duedd i 
ymffrostio, wrth herio, a beiddio pob gwrthwynebiad, ac a 
ddangosant fel pe ei carent yn hytraeh na dim arall. Soniant- 
am bylor a phlwm fel pethau chwareuol. Gosodwch o’r neilldu 
y fath gellwair a gwaelder meddwl, a phregethwch Efengyl 
Crict. Ymresymwch a’r bobl allan o’r Ysgrythyrau, Llyfr 
Mormon, a Llyfr yr Athrawiaeth a Chyfammodau. Dangos. 
wch iddynt fod y fath waith a’r cyfry w a ymwnawn ag ef i gaei 
ei gytìawni cyn ail ddyfodiad yr Iachawdwr, a chwi a gyfar- 
fyddwch a llai o wrthwynebiad, Mae llawer a wrthẃynebant 
«ich ymdrechiadau i’w Ilesoli, yn credu eu bod yn gwneuthur 
gwaaanaeth i Dduw, fel y gwnaeth Saul o Tarsus. Dylech, 


232 


UDGOEN SlälON. 


gm hyny, yn hytrach resynu a chydymdeimlo na eholeddu 
ysbryd llidiog tuag atynt, canys ni wyddont pa beth y maent 
yn ei wneuthur. 

Fel gweinidogion yr Eglwys níd oes achos i chwi droseddu 
ar un o gyfreithiau y tir, ond bod yn ddarostyngedig i’r gallu- 
oedd a sy. Pan eich cam-drinir aceich herlidir gan y dryg- 
ionus, ceisiweh iawn trwy yr iawn gyfrwng ; anrhydeddwch y 
tlywodraeth, a swyddogion ei happwyntiad,ac appelioi fynuam 
iawn idd eich cam wrth gospi yr euog. Mae cyfreithiau Lloegr 
yn dda, ae yn sicrhau i bawb yr iawfider o wasanaetliu Duw 
yn ol eymhelliadau eu cydwybodau eu liunain. Dywedwn, gan 
hyny , yn lle ymddadleu â’r isel werin, hònwch oddiar ddwylaw 
y Hywodraeth yr amddiffyniad hwnw ag y mae ei Mawrhyili 
rhadlawn yn gweled yn dda i ganiatau i’w hoil ddeiliaid cyf- 
raith-geidwol. Pan y peidia awdurdodau cyfreithlawn y tir i 
lethu terfysgoedd, rhoddi i chwi gyfleustra i gyflwyno cenadwri 
y Nef i r bobl, fel y caffo pawb gyfleustra i farnu drostynt eu 
hnnain, a chredu ueu wrthod areu.goruchwyliaeth eu hunain; 
yna yr atebolrwydd a orphwys arnynt hwy, a bydd eich dillad 
chwi yn lân rhag gwaed pawb oll. Fe ei ofynir ar ddwylaw y 
cyfryw ag oedd yn ddyledswydd arnynt idd eieh hamddiffyn, 
tra yn y cyflawniad o’r dyledswyddau a osodwyd arnoch gan 
Dduw Israel. 

(iwnewch yn iawn, a phan eich herlidir bydded er mwyn cyf- 
iawnder, fel yr hònoeli addewidion yr íesu, canys efe a ddy wed, 
Gwyn ea bvd y rhaia erlidir er mwyn cyflawnder; canys yr 
eiddynt yw teyrnas nefoedd. Gwyneich byd paneich difenwir 
ac eiclí herlidir gan ddynion, ac y dywedant bob drygairyn eicli 
herbyu, er fy mwyn I, a hwy yn gelwyddog. Gorfoleddwch a 
mawr lawenhewch ; canys fëlly yr erlidiasant y Prophwydi 
ag eeddynt o’ch blaen chwi. » » * * Ty wyned 

Ueh goleuni gebron dynion, fel y gwelont eich gweithredoedd 
da, a. gogoneddu eich Tad yr Hwn sydd yn y nefoedd.” 


Cfii? Kr mai yn ein rhifyn nesaf yr ymddengys y dyledion 
am lyfrau, etto roddwn wybodaeth yn fuan gyda y post i’r 
gwahanol ddospaathwyr. 


UDG-onisr seioist, 

MKU 

j$n**n p ^aint. 


DYDD SADWRN, GORPHENHAF 4, 1857. 

Annoöaeth — Cynnyddiant Teyrnas Dduw, dylanwad Seiou, 
a gelyniaeth a gwrthwynebiad gelynion, aofynant gynnyddiant 
ynom ninnau, fel, pan gymmero gwrthdarawiad le, y byddom 
ar dir diogel. 

Mae galwad Duw wedi hir gymheli y Saint i beidio colli un 
cyíie i bregethu yr Efengyl yn ffyddlon iT Oenedloedd, ymburo 
o ddydd i ddydd, ac ymdrechu i ymryddhau o gadwyuau 
Babilon. 

Lluaws o Saint Cymreig sydd wedi llwyddo i gyrhaedd tir 
Joseph, neu yr America, er nad aethant oll tua Seion; etto 
gallant weithio eu ffordd i ben eu taith yn liawddacli na y rhai 
sydd ar ol yma y n tuchan dan iau gormes, ac yn hiraethu am 
waredigaeth, gan wan obeithio o herwydd eu tlodi neu amldra 
eu gwahanol deuluoedd. 

Yn ngwyneb yr holl wan obeithion nyni a wyddom am 
deuluoedd ag oeddynt gyda y tlotaf a’r amlaf eu rhifedi; etto 
' gyd yn tulaen gyda’r blaenaf mewn fiÿddlondeb — yn pregethu 
yr Efengyl, traethodu, bucheddu yn bur, achyfranuyn haelion- 
us tuag at y gwaith. Yn ystod blynyddau celid ac anaddawol 
ymegniasant yn amyneddgar, gan daer ocheneidio ar yr Ar- 
glwydd ac ymddyried ynddo Ef »m gynnorthwy yn ei amser 
da. Sylwer! mac gauddynt bunnoedd heibio yn y Swyddfa yn 
awr, ac ychwaneg yn ymdreigio i mewn o hyd. 

Pa fodd y daeth yfendith? A ddarfu i'r Arglwydd ddad- 
guddio ryw drysorau, neu anfon arian yn migau cigfrain? 
Naddo; ond Efe a’u bendithiodd hwynt yn eu llafur tymhorc^ 
a’u diwydrwydd beunyddiol. Cyffelyb yw bendithion Duw 
râff a deflir i’r dwfr at un a fyddo ar foddi— y mae o hyd iddo 
eitfer rhaid iddo ymaflyd ynddi. 


UDGORN SEION. 


Ìi34 

Ni chenfydd yr annoeth fendithion Duw pan y maent o fewn 
ei gyrhaedd. Ni waeth pa faint a gaffo-byd.i byw i f vny f r 

geiniog eithaf, â ei gynhauaf heibio, a’r gauaf a'i ddeil yn 
anmharod. 

Llawer o ddysgwyl sydd wedi bod am gynnorthwy o Seion 
í fudo Saint tlodion o Babi.on, ac y mae rai wedi ei gaffael; ond 
nid doeth, yD bresennol, ydyw amddibynu ar v fath obaith. 

0 ran arian, ni fydd Seion yn gyfoethog iawn am yspaid 
etto. hyd oni wneir darpariadau pwysig, erbyn y del ei Brenin 
yn ddisymmwth i’w deml, ac y dygir golud y Cenedloedd i 
mewn. A nwyddau yr ymwnant fwyaf yno yn awr. Yn lle 
cymmeryd ffordd y Cenedloedd i ymgyfoethogi -pob un drosto 
ef ei hun yn anystyriol o bawb a pliob peth arall, ymuna y 
Saint 1 fyned allan i bregethu yr Efengyl a rhybyddioy Cenedl- 
oedd cyfodi a setydlu cenedl gadarn o luoedd yr Arglwydd— 
adeiladu dinasoedd a themlau — torri ffyrdd trwy y coedwigoedd 
ar anial diroedd— ymarferyd ag egwyddorion bywyd, a chodi 
ein plant yn ffyrdd purdeb, fel y cyflawnont orchestion mawr 
bwriadol Duw yn yr oes hon. 

Mae y ffyrdd i Seion yn ymagor. Gwelsom ymdrech bobl 
Seion yn anfon yn haelionus yr hyn ag oedd ganddynt i gyfar- 
fod a r ymfudwyr ar y Plains ; ni fuasai llonaid cerbydau o 
aurac arian yn gwneuthur y tro yno ! 

htto gwelwn y sefydliadau yn dechreu ar hyd y gwastadedd, 
a bwriedir cael un bob 50 milldir, a’r Saint ymfudol i’w llanw 
wrth ddyfod yn mlaen, ac yn mhen ymfudiad arall i fyned rhag 
eu blaen, a rlioddi eu lie i eraill a ddelont. Eelly y geill tlodion 
ein Duw gerdded o orsaf i orsaf yn bwyllog, a chymmeryd yr 
Iiaf o’u (blaen i’w wneuthur, gan adael y luggage a feddont i’r 
Express and Carrying Company gludo iddynt. Gallant gysgu, 
ìeb berygl anwyd, noswaith neu ddwy os mynant rhwng pob 
gorsaf, a felly cael llai o drafferth yn y diwedd na gwyr y 

gweddeuau ychain! tra y bydd darpariadau er cludo gweiniaid 
a ehleifion. 

Gwelcr mai yr unig rwystr i’r I.lyn Halen sydd draw ydyw 
yllynhalen sydd yn ein hyml, ac mai y peth mwyafydyw 
cael myned oddiyma yn groes i dir Josph rywle. Edryched y 
doeth ynte pa fodd yr egyr Duw y ffnrdd; eanys mae Efe yD 
sicr o i wneuthur. Efe a agorodd galon Pharaoh gynt, ac a 


CDGORN 8EION. 


235 


gododd Joseph o’r carchar i yml yr orsedd, a Daniel gaethwas 
yn bennaeth amherodraeth. 

Yr un Duw sydd genym ni ; am hÿny, anwyl Saint, gwre- 
gyswch eich Iwynau, a chrynhowch flfydd. Byddwcli ehwithau 
ddiwyd, ffyddlon, gonest, a sobr, ac, fel amryw o frodyr eraiil, 
fc’ch dewisir gan eich meistri i lefydd cyfrifol o flaen rhai llaí 
gofalus; ac fe dreigla fenditliion daearol i'ch dwylaw. Yna, os 
byddwch gynnil, doeth, a threfnus, cewch o leiaf, fodd i gyr- 
haed gwlad Joseph, neu yr America, a buan y gwelweh Seion. 
Gweitliredwch ffydd a byddwch ofalus a diwyd gydaeich cref- 
ydd a’ch gorchwylion, er mai crefydd yw y cyfan, ac edrych- 
wch am iachawdwriaeth yr Arglwydd. Ffydd ac egni bywiog 
ac amyneddgar sydd yn tynu bendithion. Frodyr a Chwiorydd ; 
ymdrefnwch i fy w mor gynnil, fel y galloch hebgor peth i’r 
Drysorfa Geiniogol Ymfudol. Cofiwch y gwnelai dau swllt yr 
wy thnos am flwyddyn fwy na mudo un mewn oed i'r Talaethau 
Unol. 

Yn lle gwastraffu eich harian ar ryw deganach diddefuydd ac 
anmharhaol, ymwisgwch mewn dillad gwasanaethgar, syml, a 
glân.ac ymwrthodwch a bras foethau diangenrhaid i fwyta, yna, 
os nafyddwch wedi crynhoi digon eich hunain, lleiaf i gyd fydd 
y cynnorthwy a anghenwch, a lmwddaf fyth fydd ei gael. 

Na fydded anghyssondeb yn eich teuluoedd, Mor gysson a’r 
prydiau bwyd a fwytaooh y byddo dyledswydd teuluaidd yn 
eichtai. Na wastraffwch eich hoil amser amddeuol mewn 
cellwair, ond myfyriwch yn egwyddorion y deyrnas fel y cyn- 
nyàdocli gyda hi, gan gofio y gair — ,l Sel heb wybodaeth nid y w 
dda.” 

Mae yn amlwg i bawb a feddant oleuni yr Ysbryd fod gau 
grefydd, traddodiad, drygioni a gelyniaeth, fel yr aboma nerthol, 
yn ymdorchi am ddynolryw, ac y llethir hwynt yn fuan. Mae 
yrefrau yn eael eu cylymu mewn ysgubau mor gryno, yn gyn- 
nulleidfaoedd cyfain, yn dynach tynach, fcl mai anmhosibl 
braidd fydd tynu alian wenithin a fyddo yn ngymmysg a hwy. 

Henuriaid ai Offeiriaid Israel ! na fyddwch mor fanwl i bre- 
gethu ysgrythyr a “ llaeth ” y gair heb roddi eich tyítiolaeth. 
Ithoddwch hi hefyd mewn gallu a selfrwd frydig. Os na theim- 
lwch ddigon o allu yr Ysbryd genych, ymneillduwch, ynipryd- 
iwch, a gweddiweh yn ddibaid hyd oni ddelo arnooh. ac yna 


236 


lJl)GOKN SEION 


pregethwch yn nerthol, a dywedwch y n eglur wrth y bobl am 
y barnau sydd yn dyfod ar ol i chwi ddynoethu ffieidd dra 
Babilon a thwyll creíyddau dynol, a’r unig ffordd am waredig. 

aeth, ac os na argyhoeddwch hwynt, gwnewch iddynt ckjuh 
nert/ie ìch tystiolaeth. 

Cyd-dystia Prophwydi ac Apostolion Duw fod y garreg fach 
ar fÿned i dreiglo a malurio bysedd yr hen ddelw, ond mai ein 
harosiad ni yma yw yr achos o oddefìad y Saint yn Seioni 
het au gael bod fel y maent. Bod yr ystorom yn crynhoi a’r 
awyrgylch yn amlwg dduo. a Duw yn dysgwyl wrth ei Saint 
yn Mabdon i ffoi yn brydlon cyn byddo’r ffordd yn nghau gan 
e ynion gwaedlyd. Etto, ymgysured y tlodion ffyddlawn 
oherwydd y eânt weled iachawdwriaeth yr Arglwydd os ym- 
drechant eu goreu drostynt eu hunain yn nghyntaf. 

Cauí/iio sydd yn bod yn mhobman Ue yr ysgrifenir attom— 
pregethu, traethodu, a thystiolaethu ffyddlon, a thalu degwm 
yn onest. Ai tybied na thyn hyn sylw y nef uchel arnom, ac y 
cawn fuan weled llaw driniaeth yr Arglwydd yn mhellach? Ac 
ai iS na ffafria yr Arglwydd y Llywyddion hyny sydd wedi 
ymgynnilo , aberthu, a bod allan yn helpu eu cynnadleddau 

gwemiaid a bychain i bregethu yr Efengyl a chlirio eu dyled- 
ìon ? 

Lle mae y traethodau cyntaf o’r gyfres we(ii cael eu 
gwerthu, &e., mae yn iawn i werthu a fynir o’r rhai dilynol, 
w rt i gwrs, meddwn wrth bawb a ofynasant gynghor ar y pen 
hwn, a da fyddai gwerthu yr oll o ellir o hanes Merthyrdod 
Parley, gan fod yr elw i’w deulu diwyd ac amddifaid. 

Trwy ljthyr or Dyffryn oddiwrth y brawd Isaac Rje 
diweddar Blaenau Gwent, deallwn ei fod ef acamrai Gymry.yn 
yw yn nmas Ogden a’r cylclioedd -Tliomas Giles, James, 
D W. Davies, M. Dudly, Mesech Williams, W. Williams, J. 
lhomas. W.Lewis, .Tohn Price, &e. Bod y brawd Giles yn 

awr yn ngolwg yr awdurdodau, ac wedi cael ei ordeinio yn 
t rchoffeiriad, a’i osod i deithio trwy yr iestynfa. Bu farw y 

ciwaer Margaret Giles ar y Gwastadedd arenedigaeth plentym 
meddaief. 

Dywed y Mormon olaf a welsom fod y llofrudd McLean 
wedi chwilio St. Louis a’r cylchoedd am yr hon a fu un 


TTOGORN SEIOS. 


237 


waith yn wrais iddo, a’i theulu seetarol liithau yn ei gynnorth- 
wyo i geisio ei dal a’i gosodyn y gwaligof-dy ar yr esgus ei bod 
yn wallgof ; eithr diangodd i’r Gwastadedd. Ofnent hi^oher- 
wydd gwyddai fwy nag un peth. 

Gofynai y newyddiadur y New Orleans Bulletin i’r Saint droí 
o’r ffordd a rhoddi lle Ilydan i McLean. Dywed y Mormon os â 
efe i'r Gwastadedd y caíff yr un a fyno, ‘‘lellydan” neu le cul. 


ADDYSGIADAU. 

Mae Teyrnas Dduw i’w hadeiladu, ac ymddengys i rai fod hyny 
i ddyfod oddianagylch drwy dair sgwyddor fawreddog ag sydd. 
yn ein plith; yn gyntaf, cynnydd ei deiliaid mewn rhif a 
rhir.wedd. Yn ail, casgliad y rhai hyny o blith pob cenedl. 
llwyth, ac iaith, i ẁion. 

Yn gyntaf, cynnydd y deiliaid — i luosogu rhifedi y deiliaid 
rliaid i ni drosglwyddo i eraill y wybodaeth neu y ddealltwriaeth 
well a feddwn ni. Ni eill un person gnel gwybodaeth am deyrnas 
Dduw ond trwy un o dair ffordd— gweled, clywcd, neu deimlo. 

0 ganlyniad, frodyr, os gadawn y byd yn llonydd hyd nes na 
welont, cly wont, na theimlont ynghylch y deyrnas, penderfynwn 
ar derfyn i gynnydd o’n rhifedi. Profwn hefyd nad ydyin yn 
meddu y rinwedd na’r diwydrwydd gofynol a dyladwy; canys 
hyn ydynt y gorchymynion hen a diweddar — “ Byddwch daer 
mewn amser ac allan o araser.” — “ Bloeddiwch ac nac ymattal- 
iwch,” &c. Dylem, hefyd, wneuthur i eraill fel y dymunem i 
eraill wneuthur i ni. Ymholed pob uu ac ystyried pa fodd y 
carasai efe i rywun ymddwyn atto ef pe buasai efe tu allan 

1 Deyrnas Dduw — heb ei hadnabod— yn rhwymedig gan lyff 
etheiriau traddodiadol y byd, ac heb feddu y wreichionen leiaf 
o oleuni yr Ysbryd Glàn, ei gydwybod a etyb, “ Dylait ddiosg 
oddi am danat ddull gwageddus y byd, a myned o dy i dy 
gyda’r argraffedig air, fei y gallo dy gyfoedion weled, a bloeddio_ 
fef y gallont glywed, gan feddu Ysbryd Dvw er gwneuthur 
iddynt deimlo , a bod yn ufydd ac yn barod i wneuthur ewyllys 
Duw, bob amser, fel yr Iesu pan y gwaeddodd o aneddle ei 
santeiddrwydd, Wele fi, anfon fi.” 

Tn y modd hyn byddai deihaid y deyrnas argynnydd mewu 
r hif a rinwedd. 


238 


UDGOHN SEION. 


Yn ail, y casgliad. Hysbys i bawb fod yn rhaid cael arian i 
glinlo dynion dros foroedd a chyíanciiroedd, ac i ryddhau yr 
Eglwys ynia o ddyled, &c. Cyfarwyddodd ein Tad holl ddoeth 
mai y flfbrdd fwyaf eflfeithiolá hyu ydy vr i bob un gyssegru i’w 
enw Ef y ddegfed ran o’u heiddo, a’u cynnyrch beunyddiol, 
ac o weithredu yn tfyddlon yn ol ei gyfarwyddid. Addawa. 
mewn ad daliad i’u benithio a bendithion ag na bydd lle i’w 
derbyn. Mae genym ddigon o le i’r hyn sydd genym yn awr; 
gan hyny, rhaiii y byddwn gyfoethocach wrth dalu ein degwm 
yn tfyddlawn. Am hyny, frodyr, ymroddwn i wneuthur 
ewyllys ein Tad, rhag iddo Ef ein cadw yn Mabilon, fel y 
eadwodd blant Israel gynt yn yr auialwch i grwydro deugain 
mlyuedd, a marw yn y diwedd, am eu hanufydd dod a’u 
hanghrediniaeth. 

Ymprydio sydd ddyledswydd a gymhellir arnom o herwydd 
dau reswm. 


Yn gyntaf, olierwydd fod yrapryd, fel gweddi, yn effeithiol 
er dwyn gallu dros ysbrydion y tywyllwch, í'el y gellir profi 
oddiwrth hanes y dysgyblion gynt yn methu bwrw allan y 
cythraul hwnw, o herwydd. fel y dywed yr lesu, nas gellid 
bwrw allan y ruath hwnw lieb ympryd a gweddi. 

Pe llwyddai dyn a daflai gareg gyda bwriad i ladd nn aderyn 
i ladd dau, ystyriai ei hun yn ffodus. Yr un modd, frodyr, , 
y dug yr ympryd i ni nerth na chaffem hebddo, ae fe arbed ein 
harian hefyd, fel y gallom eu gosod yn y Drysorfa Geiniogol, 
a gwneuthur llawer, yn mhen amser tuag at ein hymfudiad. 

Yn drydydd, y darpaiiad yn Seion . — Pan ddel Mab y Dyn 
Efe a adaw i’w deml; felly, rhaid y bydd Teml wedi ei hadeil - 
adu ai chyssegru i’w enw. Gwyr pawb fod rhaid cael cerrig 
morter, coed, haiarn, pres, copr, arian, aur, a llaw'er o bethau 
gwerthfawr eraill i adeiiadu teml, ac na ddaw peihau felly o 
honynt eu hunain — rliaid cael celfyddydwyr a gweithwyr i’w 
darpmru a’u gosod, a rhaifl i’r rliai hyny gael ymborth a dillad; 
;t inlyrg yw y rhaid i rhywrai lafurio i’w porthi a’u dilladu, 

Etto, byddai yn chwithig 1 weled dim ond teml yno iroesawi 
Brenin y Breninoedd; canys daw Efe i’w ogoneddu yn ei Saint 
ae, wrth gwrs, fe ddysgwylir i’r Saint fod yno o gylch eu Bren- 
in. Byddant filoedd lawer mewn rhifedi, ac, i fod yn debyg 
i r fircn in> rhaid iddynt hwythau gael tai ysblenydd i fyw y n ' 


U0GORN SEIOW. 


39 


ddynt. Ffurfia y tai ddiuasoedd mawreddog a gwyeb, y rhai a 
fyddaut erbyn hyny wedi cael eu hadeiladu, y liywodraeth 
wedi cryfhau, a'r Saint wedi eu perffeithio, i raddeu pell, trwy 
egwyddorion yr Efengyl : i hyn oll, rhaid cael llafur ag arian 
lawer. 

Ymgalonogwn— rnae y gwaith mawreddog yn myned yn ei 
flaeu mor gyflym ag y gallwn ei ddilyn. Nid ychydig o siared 
dros y pwlpud ac yn y Society gan au grefyddwyr ydyw, ond y 
tnae wedi honi ei le yn meddyliau penau coronog y ddaear, ae 
ymwthio yn brif destun dadleuaeth yn mhrif senedd-dai y byd. 
Mae y Duw Hollalluog o’n plaid, a phwy a aü fod i’n herbyn? 

Henuriad yn Israel. 

MEUTHYIÌDOD PARLEY P. PRATT. 

(Ar y dôn Minnie Gray’ ') 

Mab gwaed gwetsion Duw, ’nawr yn arwydd i’r byw 
• Fod dystrywiad hen Babel gerllaw ; 

Merthyron ein hoes, ddirdynwyd trwy loes — 

I’r byd byddant angau mewn braw. 

0! Parley, hoff Parley I merthyr dros Dduw, 

Dy waed nos a dydd sydd yn galw o’r pridd, 

“Dialedd” yn mhlith dynolry w. 

Mewn berw mae’r byd, cyflafan i gyd, 

Yn fuan ganfyddir o’r bron ; 

America sydd, am dymhor y bydd 
Yn safle i lid Babilon — 

Hoff Parley ! hoíf Parley, merthyrwyd ef ; 

Oud etto mae’n by w, o dan wenau ei Dduw, 

Ynghauol brodorion y Nef. 

Mae trwyom fawr aeth, yn treiddhr fel saeth, 

Wrth feddwl fod Parley mewn bedd! 

Gwir ferthyr ’nawr y w,— fy enaid ga’dd friw, — 

Agorwyd ei ystlys â’r cledd ; ' 

Frawd Parley! frawd Pariey, gwelaist ein Peu, 

Pan gefaist dy ladd, dy ysbryd a ga’dd 
Nerth dwyfol i rhwygo y Ilèn. . 


740 


ÜDGORN SEÎON. 


Och ! yn yr oes lion, gwae ti Babilon, 

Medd ysbryd datguddiawl ein Duw ; 

Can’s agos yn llawn dy gwpan a gawn, 

Braidd, braidd yn yr ym) ’nawr yw ; 

0! Babel, O! Babel, digiaist ein Tad, 

Am hyny cyn hir, gwir ddystryw, yn wir. 

A welir yn difa pob gwlad. 

Cyn hir llawenhawn, ein Parley a gawn, 

Yn fuan daw etto o’i iedd ; 

Ni ellir byth mwy rhoi iddo’r un clwy’, 

Gan law-ddryll na thrwy fin y cledd; 

Ein Parley ! ein Parley! merthyr dros GTist:— 

Yn fuan y daw i Scion, heb fraw, 

I’n Uoni. heb un teimlad trist. 

Ein Brigham sydd fyw, gogoniant i Dduw, 

“ Llew” ydyw o lwyt^ “EpJjraim” draw; 

Pan rua efe. mae pawb îs y Ne’ 

Mewn raeddiant o arswyd a braw ; — 

0 Brigham! hoflFBrigham, gweledydd ein Duw. 

Hir oes f’o i’th ran, daw’r byd yn y man 

A’r “deyrnas” i’n meddiant, gwiryw. 

FAin t. Dav:d John 

Yr ydym wedi cael peth traflferth i gael y cyfrfon hah- 
ner blynyddol yn y flfurf iawn, ond rhaid ystyried mai yr ym- 
gais cyntaf o eiddo ein brodyr llafurus ydyw. Wrth y rai ag 
y perthyna dywedwn fod arnom eisieu enwau y cangenatt a’u 
symiau o ddegwm am y chwe’ mis, yn lle cyfanswm y Gyn- 
nadledd. Cofler, o hyn allan, gadw cyfrif o’r manylion, megis 
enwau pethau, personau, dyddiad, &c. o’r treuliadau. Lle y 
roddwyd cyfrif o symiau wedi eu talu o’r degwm am lyfrau, 
dysgwyliwn oddiwrth bob un, yn ddiwahan, brawf fod ei Gyn- 
nadledd wedi cael credit o hyny: lle cafodd y swm ei ranu ar 
gyfer amry w gangenau, gofynwn eu henwau, a’r swm a gredit- 
wyd i bob un. Nid vw yr holl lyfr-ddosparthwyr wedi anfon 
en ‘Balance Sheets’ hanner-blynyddol i mewn. Dealler mai 
naill ai cydnabyddiaeth y dospartowr ynddi o’r swm ddegwm 
a gafodd ar gyler ei Gynnadledd, neu enwau Cangenau <el J 
nodwyd wna y prawf rhagtìdywedig a ofynir. Bydded gan 
bob Llywydd Caugan gyfrif degwm &c. ei Gangen wrth law 
erbyn y geilw heibio er cydmaru pethau. 

CTNNWYSI A D. 


Rhyfel a'r Mormonlaid * 225 

Cynghor i Heuurlaíd * 231 

Golygyddiaeth 233 

Addyssiadaii . 237 


CWii — Merthyrdoil P. P. Pratt 


AltWíAMWyD A CHTHOÍDUWYI) GAN D. DA!íÎ*1.8, ABBBTAWT. 


FDGORN 8EION, 


v «Émínt 



Rhie. 16.] AWST 1, 1857. [ Cyi'. X. 


ADDY SGI AD AU, 


Gan y Uywydd Hebeb C. Is imbal. Bowery, Ebrill 6. 1867. 

Clywsogh yr hyn a ddywed y brawd Wells niewn perthynss 
ì’r Dernl, y camlas, &c. Bwriedir y Deml at lawer o amcanion , 
ae mae llawer o bethau a ddadgnddìa Duw allawer o fendith- 
ion a gyflwyna Efe i’r bohl hyn yn yr adeilad hwnw, os dsf- 
nyddiant vr iawn ddiwydrwydd i hwyluso ei orpheniad. 

Geiil rhai feddwl bod adeiladiad y Deinl yn fwyaf neillduol 
yn ymorphwys ar y br. Brigham, y br. Ilober, y br. Daniel, y 
Deuddeg, ae ychydig o’r Degau-a-thriugeiniau, Archoffeirmm, 
ac Esgobion ; a phan ei gorphenir, gallant ddychymygu y der- 
byniant hwy eu bendithion ynddi; eithr bwriadwyd i’r gw.-uth 
hwnw fod yn gyffredinol, nid yn unig gan aelodau arwemiol 

swyddogol yr Eglwys hon, eithr gan bob aelod, yn wrryw » 
benyw; canys nid yw y Deml i ni yn nnig y mae lief>d ì.i 
meibion a’n merched, a chenedlaethau dyfodol. Hwy a dder- 
byniant fendithion ynddj, ac aiu hyny pertbyna iddynt iwj > 


ogystal a ninnau. , 

Oscaffiholl fendithion yr Offeiriadaeth, yr holl gynnysg- _ 
aethiadau, yr holl fenáithiou sydd gan Dduw i gyflwyno arnom 
yn y prawf-gyflwr hwn, a chadw y pethau hyny yn gyssey - 
edig tra y byddwyf fi byw, yr ydwyf y pryd hwnw mor bu 
a santaidd ag y mae yn bosibl i ddyn fod tra yn y •* 

Yna, os bydd fy ngwragedd yn una mi, bydd in P •, 

hiliogaeth gyfranogi o’r bendithion h yny ^psodwyd anrn 

i6 


t'öüaus suiosí. 


242 

TuedJa pob bendith a gyílwyiiir aruaí i lesoli fy liiliogaeth. 
Mae y bendithion hyny i bob dyn cyfiawn, a’r bendithion a 
gyflwymr ar ddynion a beuy wod ffyddlon yn eu henneiniadan 
a’u seliadau a orphwys.mt ar eu hilbgaoth ar eu hol yn oes 
oesoedd, tr wy eu ffyddlondeb, ac nid oes diweffd yn bod. 

Y mas annogaeth rymus ac ychwanegol i chwi fyw eich 
crefydd, yn ngolwg o’r llesliad a barheir idd eich liiliogaeth. Os 
gallwch ddiin ond dal hyninewn cof, credwyf y gwasauaetha 
i’ch cadw yn ddisyg! yn lwybr eicb dyledswydd. A K franoga 
cdn hiliogaeth o r beridithion a dderbyniwn yn y JDeoil a adeilad- 
'vn: Gwnant, yn oes oesoedd. Mac ein bendithion i barhau 
o hyd, os byddwn byw fel ag iymgyrhaedd hyd egwyddorion a 
cnyflawnder peitfeithrwydd, ae i sierliau yr addewidion o fy. 
wyduu tragy wyddol, yua y beuditUion liyny a orphwysaut 
arnom ni ac ar ein plant . 

Pa hyd y cymmer y bobl hyn i adeiladu y L)enil ar yradran 
hon. gau dybied y bydd i bob dyn a beny'w, a phob pientyn ag 
sydd wedì cyrbaedd blyny'ddau cyfrifoldeb, gydynrdrechu dros 
eí chwblhad.?’ Nìd lìawer o flynyddau. Pë tiyddwn i yn llaftmo 
ar y Demi liyiía, ymdreeliwu yn barhaus i wräitirio ami gyda 
liygad sengl ar ei ywrìiio yn mlrten, ae ar y bendithion a ddys- 
gwyiiw n fwyniiau ynddi. Eitiir tybiw.i na fyddwcii oil fy w, a 
lesolir chwi gauddi? G wneir. 

\ iuwnawn yn awr a mafértoii a afebant bob amcan, hyd oni 
orpìienir y Dernl ilouo. Wrth y ruiliyny a ari t trwy eu eyu- 
ìiysgäetliía.iau yir awr, ae a seliri fy n_v i tV wydan tragy wydoul 
fe Un y bendithiou hyn, os giynyut wrtii y benditiiioo a’r 
addewidion a wneif drosodd idiiynt, a cimmru yn mlaen gydag 
un galon ac un uie Idwl í woeutbnr ewytíÿs Duw megis ci 
liysbyswyii iddyot o bryd i Bryd o r esgynlawr hwn. 

A jd\« yn ofÿ rrol flód pob aelod o’iii teuiu i yir toimlo yr un 
dyildordeb a lutunau yn tÿ iiiwyiiimd a'111 llwyddiant? Ydyw 
•i b0b r , 'o a phteirtyn, o r iiendf liyri yr ieuangaf üyljnt 
fod yn uniou ntégŷs pren sydd ag arnry w gaiigeuau iddo. 31 äe 
uiha on y gaitgun liirat j'ri. amddibynoi ar y pren o’r hw-u 
y tyl. Dylem (ldyfod yn uu preu', a.bod yn gyflrclyh i bren y 
bj wyd, y p hwu a ddug ddeurideg matli o tìfrwyth,” oll ÿw gys- 
•sylltiedig ag nu bòn. Gredwyf i»r tfrwytitau liyn ddyfod o<Wi- 
rtb impíau, neu j, inaeyn debyg na ddygusiu y pren gynniíer 


UDGORh' SEION. 


Y43 

inath. Ehaid i ni gael ein himpio ì mewn i’r wir wihwydden, a 
pharhau i gyfranogi o’i brasder, ac yna cawn fyned yn ol at ein 
Tad a'n Duw yr Hwn sydd yu gyssylltiedig wrth un sydd yn 
mheilach ’nol fyth, ac mae y Tad hwnw yn gyssylltiedig wríh 
un sydd yn mhellach drachefu, a felly yn y blaen j ac i’r un 
graddau yn uuiou ag y parehwn ein huwchafiaid, a cheisio 
achub ein plant, feliy y cawn dderbyn bendithion o’r amser 
hwn allan, a thros fyth, ac a ddeuwn mor amla’r tywod ar làn 
y môr. Fa beth sydd i’n lluddias i gael y bendithion hyn? Dim, 
oddieithr mai ein diffyg ffyddlondeb ein hunain ydyw ; cauys 
trwy ddíwydrywdd, diysgogrwydd, a dyfal-barliau y gallwn 
gyflawni yr oll a ddymunwu, a chyunorthwyo i symud yn 
mlaen waith mawr Duw. 

Clywais sibrwd fod rhai ag ydynt yn gweithio ar y deml wrth 
driu cerrig, ac yn yr efail a’r peiriandy lieb ddim ond bara i 
fwyta. Ymddengys fcl pe na allai hyn fod felly; canys gwel- 
ais y dwylaw cyhoeddus yn myned adref a moron cochion a 
gwynion, cloron, &c., ac nid ydyw mor ddrwg pan fyddo digon 
ohonynt liwy; ac tuae pob dyn yn cael pwys y dydd o flawd, 
ac mi feddyliwu i na ddylai fod achwyu. Ni fydd mis cyn y 
ceir gwylath, rhuddygl, &c, ac y mae yn awr ddigon o fresycli; 
a mae winwyus mewn çý'Ôawnder yn Swyddfa y Degwm, a 
bydd yn <ida iawn genym i chwi ddyfod a’u cael wrth eich 
liamdiìen. 

Cyff'yrddais à’r pethau liyn mewu cyssylltiad a sylwadau y 
br. Wells, ynghylch y Gweithiau Cyhoeddus; canys yr ydwyf 
fi yn un gydag ef, ae yntau yn un gyda minnau, ac yr ydym 
ni yn un gyda y br. Brigham. Ni ogwyddasom ein traed at 
yr yrfa i unrhyw ddybeu amgen nag i’w ddiiyn ef a redeg trwy- 
odd; canys efe yw eiu harweinydd. ac a fýdd felly, ym dymhor- 
<>1 ac ysbrydol, o’r amser hwn allan. Pan ddelo Joseph dra- 
chefn, a symudir y br. Brigham? Na wneir, byth. Mae Joseph 
ar y blaen, mae y br. Brigham ar ei ol ef, a ninnau ar ol y br. 
hrigham, a chwithau ar fy ol i, onid ydych? ac ni ysgogwu, a 
Duw a íendithia ac a lwydda pob dyu a gynnorthwya ei hun, 
ac Efe a fendithia , a lwydda, ac a gynnalia y bobl hyn, ac ni 
syrthiarit bytli megis pobl, er ein bod yn disgwyl y gwrthgilia 
llawer — yr ymruthrant dros y gronfa ac ymddryllio. 

Os pecliwn ac na edifarhawn, fe gerydda Duw ni hyd oni 


244 


PDGORN SJËTON 


edifarhaom am, ac yr ymwrthodom a phob pechod ; eithr ni 
cherj'dda Efe nyni cyhyd ag a gwnelom yn iawn. Yr ydwyf 
wedi dweyd ganwaith na anghenwn byth am fara, cig, a chys- 
tiron bywyd, bydoedd diddiwedd, os gwnawn ni yn iawn 
Dyna fy mhrophwydoliaeth i, ac a ydoedd bob amser, ac y 
mae yn wirionedd. Cydunwyf a Daniel, Joseph, Brigham, yr 
lesu a’r Apostolion , a’r holl brophwydi santaidd, ac yr ydwyf 
wedi llefaru fel y gwnaethym er cynhyrfu eich teimladau, ìdd 
eich deffro i fynÿ a cbysuro eich calonau a lloni eich meddyliau, 
eanys nid oes genyf deimlad arall nag i’ch Ilesoli. 

Pan orphenir Camlas y Big Cottonwood, beblaw ei fawr 
leshad yn cin gweithrediadau i adeiladu y Deml, bydd o fawr 
werth er dwfrhau randiroedd yn y ddinas hon, yn enwedig yü 
ei rhan ddwyreiniol, a chwi a fyddwch yn alluog yn fuan i 
godi digon, mwy na chyn hyn, idd eich talu am eich llafur, ie 
dengwaith eymmaint. Gellwch ystyried hyny yn ddwlni, ond 
dywedwyf nad ydyw. Bwriwch y cyfrif, ac edryehwch pa 
faint ychwaneg a allech godi pe caffech ddigon o ddwfr. Gallech 
godi gymmaint o wellt ŷd ag a borthai eich da trwy y gauaf, a 
mwy, credwyf, nag sydd genych dda i’w fwyta, he’oiaw y 
dognedd niawr drosben o wyrdd Iysien a allech godi. 

Sylwaf ychyd’g yn awr ar adeiladu ystordai, nid yn neillduol 
ynghylch ystordai degwm yma, canye mae genym ddigon yn 
bresennol i ddal yr holl yd a feddwn j er fy mod yn credu mai 
yn yspaid blwyddyn arall y Ilcinw y bobl hyn yr ystordai 
hyd oni orlifant. canys y mae cryn nifer o honynt yn myned 
i weithredu yn uniawn, a byw eu crefydd ; ac os gwnant hyny, 
cewch weled y gwenith, yr ŷd, y eeirch, yr haidd, a’r oll o’n 
stocìc a’n meddiannau yn cynnyddu. Os nyni a gynnyddwn 
y pethau hyn a gynnyddant gyda ni, ac ni fydd un diwedd 
iddi. Eithr mewn trefn i ystorio ŷd, rhaid darparu ystordai. 
Pob dyn a teddo ffarm sydd ag angiien ystordy — un wedi cael ei 
gwneuthur o galch a meinì, a geidw eich ýd rliag llygod 
Dychain, llygöd íf'rengig, a^phob pryfetach pedair coesog eraill ; 
hefyd rhag y rhaí dwygoes. Ofnwyf y riiai dwygoes yn fwy 
na y riiai pedair coesog. 

Cynlluniwch 1 adeiladu ystordy gwych, pob dyn sydd aöarni 
ac na ymattaliwch byd oni íyddooh wedí ei chwblhau. Acna 
anghofiwch i daln eich degwm cyn y gosodoch yr ŷd yn 


ODGOSN SEION. 


245 


ystordy. Eo’wcfa heibio ddigon am saitfa mlynedd, ar gyíHf i 
bump, o hyny hyd ddeg yn mhob teulu ; ac yna cyfrifwch y 
bydd yn eieh tenluoedd o bump i ddeg o bersonau i’r lle y 
mae genyeh ddim ond un yn awr, oherwydd eicfa bod ar gyn- 
uydd. 

Cymmer yn awr tua deg cant bwshel o wenith i ddiwallu fy 
uheulu i arn flwyddyn, ae mae arnaf eisieu roi faeibio ehwe’ 
mil am bob blwyddyn o’r saith dros ba rai yr aiucanwyf ei 
ystorio heibio. 

Ystyriwch gynnydd tebygol íy nheulu i mewn saith miynedd: 
hwynthwy yn unig a fyddant ddigou aml braidd i boblogi 
dinas fechan. Lle y gofyna teulu yn awr ddim ond cant 
bwshel y flwyddyn, rod'ded penaetb y teulu hwnw gant bwshel 
iieibio y flwyddyn gyntaf, dau gant y nesaf, a chynnyddu 
dognedd bob blwyddyu yn gyferbyniol i’w gofynion. 

Pan fyddom wedi ystorio heibio ein ŷd, yr ydym yn ddyogel, 
yn anymddibynol o’r byd, yn y dygwyddiad o newyn, onid 
ydym ? Ydym, canys yn yr acbos hwnw bydd genym ein 
modd i fy w yn ein dwylaw ein hunain. Pan ddechreuo y 
newynau ar y ddaear, byddwn ni yn o debyg o’u teimlo yn 
nghyntaf. 

Os anghenrhaid ddechreu o farn yn nhy Duw, ac os mai o’r 
braidd yr achubir y cyfìawn, pa fodd y bydd ar y drygionus ?' 
A ydwyf fi yn edrych am newynau ? Ydwyf, y rhai mwyaf 
arswydus a Uem a ddaethant ar genedloedd daear erioed. Mae 
y pethau hyn yn nnion o’n blaen, a rhai o’r bohl hyn nid ydynt 
yn meddwl dirn yn en cylch ; nid ydyut yn myned i mewn i’w 
ealouau. Etto nid oes Henuriad yma yr hwn sydd wedi darllen 
y tiadguddiad a ddywed Ewch allan a rybyddiwch genedloedd 
y tir hwn am y clefyd, y marwolaethau, a’r dinystriadau sydd 
yn dyfod ar y genedl hon, ar nad allant tbd yn ddiamheuol 
o wirionedd yr hyn a lefarwyf. Gwnaethoeh yn ol y cyfar- 
w yddid a roddwyd yn y dadguddiad hwnw, ac yn awr adfyfÿr- 
iwcli ar y pethau a fynegwyf yn eich clywedigaeth, a chyfodwch 
eíeh lleisieu yn unfrydol fel pobl at Dduw y Nef ar iddo fod 
yn drugarog wrthom, a ffafrio Seion. 

Byddweh ddoeth, gwrandewch ar gynghor, ac ufuddliewch i 
lais y pen, a chwi alwyddwch, ac ni anghenwch byth am fara, 
ond fel mae byw yr Árglwydd chwychwi di teimlwch, os na ehadwch 


24G 


BDGORJS SEION. 


ar hv)/br dì/hdswydd. [ Y Uywydd B. Young : Mae hyna i/r, 
wir.] Ydyw, y mae can wired ag i J)duw erioed lefaru wrth 
y genedlaeth hon. Ystyriwyf fod roi heibio ein ỳd gweddilìiol 
gyferbyn ag araser angen o’r pwysigrwydd rawyaf ì’r bob' 
hyn, mewn cyssylltiad ag adeiladu y Deml. Gallwch adeiladu 
y Deml hyna, ac ar yr un pry<, esgeuluso y pethau am ba rai 
y llefarwyf, a chwi a drengwch yn dymmorol. 

Yn awr am fyned i godi ŷd. canys teimlwyf yn ddiamheuol y 
dyry yr Arglwydd i ni ddwy, tair, neubcdair mlynedd o amser 
da, ac y deil elynion yr uniawn wrth y ffrwyn, os iawn weith. 
redwn. Mynaf yr 1 os’ i mewn ar bob cynnyg, canys yn y 
fath achos dywedwyf wrthych y deil Duw ein gelynior. ac 
ni allant gael un gallu, hyd oni ewyllysio Efe ganiatau iddynt^ 
ac wedi liyny ddim ond dros ennyd y caniata iddynt, er mwyn 
amlygu ei allu holialluog, ac i’w cyfa<idasu a'u darparu at amser 
i ddyfod. Meddy liwyf yn gywir y peth addywedwyf. 

Yr ydwyf wedi llefaru yma flwyddyn ar ol blwyddyn, ac 
wedi dywedyd wythych f'y mod yn myned i weithio i adeiladu 
ystordy gwych, ac y maegenyf un da yti awr, er nad yw wedi 
ei hollol gwblltau etto. Mae genyf bump neu chwech cant 
bwshel o wenith ynddo, ac yr ydwyf yn myned i wneuthur 
llaw'r tỳn o faen a chalch, a phlastro ar bob ochr, fel y byddo 
yn sier yn erbyn llygod a piiob mathau eraill o bryfed. 

Fel y dywedais. mi a wn y cawn weled y pethau am ba rai y 
soniais — y fath.newynau r,a welodil y byd hwn erioed, Cawn, 
y mae genym weled y golygfeydd hyn. eithr os cadwn ein llwon 
a'n cyfammodau, yr Arglwydd a’u daliant ymaith hydonid 

allom ddarparu ein hunaiu. ae os deffrowch, a gwneuthur fel y 

dywedir wrthych, chwi a ddiangwch, 

Cynghorwyf boi' dyn yn mhob sefydliad i adeiladu ystordy j 
ae os metha un wneuthur felly ei hunan. adeiiaded tri un 
rhyngddynt. Ystoriweh i f'yny a ch idwch eicitŷd, ae.yna cjtwí 
a tiuldwch yn ddiogel. Eithr pe deuai y newyn arnom yn ein 
scfyllfa bresennol, pa betli allent ni wneufchur? Os na wnawn 
f*;i y dywedir wrthom yn y peth yma, hydd anfoddlonrwydd yr 

Arglwydd arnotn, ac ni pharlta F.fe i'n bendithio fel y mae 
yn awr. 

Cwn ei fod Ef yn alluog i ganiatau i newynau ddyfod arnortt 
ac yna i wlawío.manna i wacred o’r nef i’n cynnal. Gwn hefyd 


UDUORN' SËiON. 


247 


y füallasai Kfe gynnyddu ein ŷ<i yn vr ysguborau a’n blawd yn 
y cistau. a gwneutbur i un dorth fechan o fara ddigoni i la wer 

0 bersonau, wrtb egnio ei allu creawl. Ni wn pa fodd y mae 
Efe yn gwneuthur byny, ond mi a wn y geill efe ei wneuthur 
yr nn mor hawdd acr y gallai fy nwyn i i fodoliaeth ar y ddaear 
hon. 

Mae Uawei- o bethau ag y gallwrt eu harbed a gofaiu am 
danynt yn ogystal ag y gallwn wenitb, haidd, a oheirch. Gallwn 
sychu pympiynau. sguashes, rliyfion, (currants) afalau, peaches , 
&c., a’u sefyll, gallwn hefyd arbed a chadw ffa, pys, a chyff 
elyb bethau, a’u rhoi lieibio er ein diwallu am saith rnlynedd. 
Ac os cymmerwch yr iawn ofal o’ch gwenith géllwch ei gadw 
cyliyd ag yr ewýliysioch; ond yn y ffordd arfe. ol o’i ystorio y 
niae genych ei gýffroi, ei symud, ei ail symud, a’i droi drosodd, 
neu fe waethyga. Mae .yr un fath gyda y bobl hyn— maent hwy 
wedi gorfod cael eu symud a'u hail symud o fan i fan, er eu 
rliwystro i fyned yn draserchog 

Ni ofnwn addaw i ddyn a fyddo yn dri ugain mlwydd oed, 
os cymraer efe gynghor y br. Brigham a’i frodyr, yr adnewydda 
ei oed. Yr ydwyf wedi sylwi.fod dyn sydd a chanddo ond un 
wraig. ac yn gogwyddo at 3'r atlirawiaeth hono, yn fuan yn 
declireu gwywo a sychu i fyny tra y inae dyn sydd.yn myned 

1 amlwreigiaeth yn edrych yn wyryf.ieuanc u gwisgi. Paham 
hyn? Ohcrwydd fod Duw yn caru y dyn hwnw, ac o iierwydd 
ei l'od yn aurhydeddu ei waith a’i air. Dicbon na chred rai o 
honoch liyn; eithr nid yn unig ei .gredu ydwyt fi, ond ei wybod 
^yfyngu dyii i Dduw wrtli uu wraig sydd fusnes wael, canys 
y mae yn gyuimaint a allwn wneuthur yn awr i gadw i fyny 
o dan y beichiau sydd genym i’w eario, ac ni wn pa beth a 
waelem pe na feddem ond pawb ei lín wraig. 

Awn rhagoui i weithio a gwrteithio y ddacar, a .myned i’r 
niaesydcl a bendithio y tir, a’i neillduo a’i gyssegru i Dduw I 
ac yna neiìlduo yr had, yr offerynau, a’r ceffylau a’r j'chain. 
A ydycli eliwi yntybied yeaiff' hyny ryw efìaith? Mi a wn y 
eaiff. 

1 s yn agoa ugain mlynedd yn ol yr oeddwn niewn lle yn 
JUoegr yn mha un y teimlwn yn o hynocl, eithr ni wyddwn ar 
ypryd pa bcth oedd ei ystyr. Aethym trwy dref a elwir 
^hadburn, tuhwnt i Clitheroe. Cyn i mi fyned yno, dy wed 


248 


ÜDGOKN SEíON. 


rhai personau wrthyf nad oedd o un defnydd i mi fyned i 
Chadburn, gan ofyn i ba beth yr awn yno, a dweyd mai y lle 
gwaethaf yn y wlad ydoedd, oherwydd bod yr offeiriaid sect- 
arol wedi ffyddlon bregethu yno am ddeng mlynedd ar ugain 
heb wneuthur un argaff. 

Er hyny oll, aethym a phregethais unwaith, a bedyddiaís 
bump ar ugain o bersonau, lle na allai yr Offeiriaid wneyd un 
dim. 

( Parìiad ar tud. 225.) 


TJDGORN SRIOTí, 

X JCU 


DYDD SADWEN, AWST 1, 1857. 

CüNFrDD y doeth y arwg o hirbelJ, eithr y S'ol a ofera yn yml 
dinystr. Ein happeliad sydd at bawb a deimlant y dyddordeb 
lleiaf yn ngwaitli mawreddog a ryfeddol y dyddiau diweddaf 
a mwyaf pwysig a daroganawl hyn. 

Onid amlwg ydyw i chwi fod awr barn Duw wedi dechreu, 
a phrophwydoliaethau y Gweledydd merthyredig, Josjsph 
Smith yn cael eu cyflawnu yn llythyrenol? Pwy a gredai 
y bachgenyn syml, diddysg, (o ran dysg y byd,) a barínoetb 
a dystiai yn llariaidd ei fod wedi cael adferiad o’r Efengyl dra- 
gywyddol, i w phregethu i’r holl fyd — i Brotestaniaid a Phab 
yddion, Mahometaniaid a Phaganiaid— i bob bod deallawl, a 
bod awrbarn Duw wedi declireu? Pwy a’i credai pan ddywed 
atn gyunyddìant yr Eglwys a gynnwysai ddim ond chwecb 
aelod ì fod yn genedl gref, am wirionedd Llyfr Mormou, casgliad 
Isrucl adeiladiad Seion — barnau Duw a chwymp Babilon? 
Kr holl amheuaeth a gwrthwynebiad doethion a chedyrn byd, 
yn mlaen mae tynfa Mormoniaeth o hyd, a phob ysgogiad o’i 
lieiddo mal llanwad anwrthwyuebol y môr yn ysgubo ymaitb 
y tywod gloddiau o enilib a drwg ddarogan a wneir i’w herbyn! 
A ydywyn ddichonadwy i neb beidio a deall rhagíÿnegiad 
prophwydi Duw, hyd y nod yn y rhifyn hwn o’n Hodobs, am 


UDGORN SÜION 


249 


y newynau llymdost ag ydynt iorth ein drysau'i A ellir gwella 
golwg y byd ryfelawg, gwaedlyd, ag halogedig? 

Gwir da fod anfonedigion Duw heb lanhau eu dwylaw yn 
hollol oddiwrtli waed y genedlaeth hon, neu gwae fuasai 
iddynt fory nesaf. Os mai egwan y w llais Uariaidd a diystyr- 
edìg gwas gostyngedig Duw yn tirion wahodd pechaduriaid i 
gyinmod a’u Duw, a’r cwbl yn ofer, fe ddaw llais sydd gryfach- 
Ac ar ol eich tystiolaeth chwi (medd Duw) y daw Uid a dig- 
llonedd ar ybobl; eanys ar ol eich tystiolaeth chwi y daw 
tystiolaeth daeargrynfeydd, y rhai a barant riddfanau yn ei 
chanoJ hi, (sef Babilon) a dynion a syrthiant ar y ddaear, ac nis 
gallant sefyll. Ac hefyd daw tystiolaeth llais taranau, a liais 
niellt, a llais tònau y môr, yn taflu eu hunain dros eu terfynau- 
A bydd pob peth yn ymderfysgu; ac, yn ddiau, calonau dynion 
a fethaut ynddynt ; canys ofn a ddaw ar y bobl; ac angylion a 
ehedant trwy ganol y nef, yn bloeddio â llef uchel, gan seinio 
udgom Duw, a dywedyd, Ymbarotowch chwi, Ö drigolion y 
ddaear; canys barnedigaeth ein Duw ni a ddaeth” 

Gan fod barn yn dechreu yn Dhy Duw, mae gan y Saint 
wrandaw ar lais eu bugeiliaid, a darparu eu hunain fel nad ys- 
ysguber hwynt ymaith gyda’r us o’r Ilawr dyrnu, sef Seion. 
Galwn sylw y Saint at brophwydoliaethau y Ll. Eimball yn y 
y rhifyn hwrr am y newynau llỳm sydd wrth ein drysau! 
Yn wir, nid amser i segura a gwastraffu yw y presennol! 

Pan yr ymwelodd ceiliogod y rhedyn, criciaid, locustiaid, 
&c., â’r Saint, yr ydoedd yn destun gwatwar i’r Cenedloedd — 
Taenodd eu papyrau y newydd ar led yn orfoleddus, a llawen- 
hasant yn y meddylrith o newyniad Saint Utah, eithr erbyn 
heddyw mae y byrddau wedi troi, fel y dengys hanes 

CEILIOGOD Y RHEDYN YN MINESOTA, U. D. A. 

(O’r Saint Anthony (Mm.) Express.) 

“Mab yr ardal oddiamgylch Fonticello yn llythyrenol yn fyw 
gan geiliogod y rhedyn. Ni ddarfu i ni erioed yn ein bywyd 
weled cynnifer o’r trychfilod blinderog a dinystriol hyn. Maent 
yn clindarddach o dan draed un yn debyg i gregin brau.. Nid 
aedd dim y fath beth a’u gochelyd hwynt: pa fodd bynnag yr 
adrychai neu yr aethai un, yr oeddynt yn arddangos eu hunain 
Er nad ydynt etto wedi dyfod i hanner eu tyfiant, y maent 


250 


UDGORN SEION. 


eisoes yn gwneutbur colled dirfawr; ac os na fydd iddynt 
ymfudaw yn ebrwydd, rhaid y difrodant bob peth gwyrdd vn 
swydd Wright. 

“ D - vnion iawn hysbysedig y rhai a wyliasant geiliogod T 
rhedyn, a’r rhai ag ydynt yn gwybod rhywbeth em eu greddfau 
a u harferiadau a haerant eu bod eisoes yn parotoi i gymnieryd 
llinell eu hymdaith i’r wlad ddeheuol, ac y bydd i barth y Mis- 
sissippi uchaf gael eu gwaredu yn fuan oddiwrthynt. rAmser 
a ddywed hyny oreu.] L 

“ Mr Ferguson, yr hwn sydd yn gwrteithio flferm ar I,yn 
Minnetonha, a’n hysbysa yr wythnos lion fod ganddo ddeuddeg 
erw o wenith yr hwn, ddeg diwrnod yn ol, a edrychai mewn 
cyflwr rhagorol. Pedwar neu bump diwrnod oddiar pan 
dechreuodd y ceiliogod y rhedyn arno, nid oes dim cymmaint 
ag un eginyn i’w weled ar yr holl gae. Amrywiol erwau o 
lafur y rhai a ddaethant i fyny mewn gradd rhagorol, a 
ddinystriwyd yn y cyffelyb fodd. 

I. F. Bradley, ì sw., o Montieello, a’n liysbysa mai ar 
brydnawn Sadwrn diweddaf yr aeth efeheibio i gae gwenith o 
yn nghjlch ugain erw, ger’law Monticello, yr hwn oedd mewn 
cyflwr ardderchog, y gwenith yn sefyll o bedair i chwech a 
saith inodfedd o uclider. ac yn drwchus iawn. Wrth fyned 
heibio yr un cae ar föreu Llun diweddaf, rhyw un awr ar 
)unìthci! ar ugain yn ddiweddarach, y cae a edrychai fel pe 
n.. byddai cnwd erioed wedi bod arno; nid oedd eginyn o 
■wenith i « weled arno Nid ymddengys fod y gwlawogydd 
o^rion w eHi dinystrio dim un, o’r hyn lleiaf nid i ddim lielaeth- 
der gwerthfawrogol.” 

f>s mai 01 hmidd y bydd y cyfìawn gadwedig, pa le y saif yr 
annuwiol ai pechadur? Os mai braidd cadw rhag rewi wna 
poiilar ol darparu tai a dillad cynnes, pa beth a ddaw o’r 
n0Ct ion yn y mft es ? Os mai o’r braidd y dianga y Saint ar 
0 ymgynnilo ac ystorio digon o wenith a lluniaeth dros snith 

m } nedd, pa le y saif y Cenedloedd gwastraffus pan ddel y 
uewyn du? 

Mae cŵn rhyfel i’w gollwng allan i’r maes, ynghyd a heint- 
ìau a dinystr; canys mae yr Arglwydd Iesu ar ddyfod.a tliyng- 
hed gwrthodwyr ei Efengyl wedi ei selio, 


(JiGORN SEION 


251 


Ymfodo.— O herwydd fod niferoedd o Saiot wedi ymfudo i’r 
Unol Daleithiau trwy Oruchwylwyr Ymfudaw) y byd, dymuna 
y Llywydd Pratt hysbysu i’r Saint Cyrnreig, ei fod ef yn tros- 
glwyd^o y nifer leiaf yn ogystal a’r amlaf o ymfudwyr pe na 
byddent ond un teulu, pan fyddo achos. Yn lle myned yn 
gymmysg a'r cenedloedd drygionus ae aflan, dylai y Saínt 
geisio croesi y môr yn ngliwmpeini cynifer a aílont o’u brodyr. 

Mae y brawd Pratt yn anfon rhai allan braidd bob mis o’r 
fiwyddyn. 

Heblaw fod gorchymyn pendant i’r Saint beidio myned rnewn 
ffyrdd eraill, mae eisieu cadw cofnod o’u lienwau. Dealler y 
bydd pawb a ant fyn afreolaidd ar ol yr liysbysiad hwn yn 
ffarffedu eu haelodiaeth yn yT Eglwys Anfoner enwau a 
blaendaloedd trwy y Swyddfa hon. Hefyd, anfoned y llyw- 
yddion enwau pawb a ymfudasant ar ol ymfudiad yr S Cur- 
ling ag nad anfonwyd eu henwau yma. 

At Ly w-yddion, &c. — Drwg genym na allem roddi cyfìeithad 
llythyrenol o erthygl sydd yn y “ Star,” rhifyn 32, o eisiau 
lle. Rhoddwn y synwyr, 

Dywed mai dyledswydd Llywydd Cynnadledd ydyw ym- 
weled a’r cangenau a’r tai mor aml ag a allo, gan hortliu Saint 
ei ofal, a’u hyrbysu am bob ysgogiad newydd o eiddo gwaith 
Duw, ac o wyrthwynebiad ei elynion, a pheidioeu gadael mewn 
anwybodaeth o bob peth sydd yn myned yn mlaen a pbob 
dysgeidiaetli sydd yn dyfod allan. a chadw pob peth mewn trefti 
a hwyl. Os bydd Llywydd mewn hywyd a diwydrwydd. bydd 
Saint ei ofal yr un modd, ac os fel arall. hawdd fydd canfod yr 
effeitliiau drw’g. Rhy dueddol ydyw llawer un i aros yn y 
Uafydd gwychaf a llawnaf i borthi ei fol yn lle gofalu am ei 
Saint. 

Nid diwrnod i ymwledda, marchogaeth, ac ymblesera ydyw 
hwn; ond y maeyn ddydd o latur caled, yn ddydd aberth — 
yn ddydd pan ddylai pob cynneddf o’r corff a’r Ysbryd gael eu 
hegnioi achub dynion, a dwyn aìlan Seion ar y ddaear. Clywer 
eich Ueisiau, a thywyned eîch goieuni ddydd a nos, iiyd oni 
ianhaer y winllan; yna y dywed Arglwj'dd y winllan wrtli ei 
weision, “ Gorphwyswch gyda mi yn íÿ nlieyrnas, a llawen- 
hewch yn ffrwythau eich llafur.” 


252 


ÜDGOKN SEION. 


Yr erthygl nesaf ydyw, ar 

Haelioni. — Dywed nad yw taliad y degwm yn ddigonoli 
lethu yr egwyddor fawreddog hon. Os ceidw y Saint eu tai 
a u calonau yn agored fel arferol cant fwynhau bendithion yr 
Arglwydd ar eu bwydydd, a’r oll a fyddo gyda hwynt. 

Pa beth sydd yn fwy o fraint na chael yr anrhydedd o lettya 
porthi, a golchi traed gwas yr Arglwydd, a chael ei addysg a’i 
fenditli ? A pha gyfleustra gwell gaiff gweision Duw i adna- 
bod a lle.soli y Saint nag yn eu tai a’u cyleh teuluaidd? 

Yn nesaf sylwa ar y 

Tai Cynnadleddol. — Heblaw eu bod yn acliosi costau trym- 
ion, ac nad oes amser gan nn llywydd a fyddo ar gylch taiei 
Saint i fod yno, mae ynddynt duedd i fagu segurdod a diogi, ac 
amddifadu y Saint o’u bendithion, yn ngholled ymweliad eu 
Lly wyddion. Goreu po leiaf o honynt ynte. 

Dvled Llyf&a'j sydd ar ei gynnydiì hyd ynhyn! Gyda dim 
ond yr Udgorn bob py thefnos, cynnildeb a threfn, hyderwn y 
galluogir ni i gau ein cyfrifou yn ddigolled pan gaöbm y fraint 
o fyned adref'. 


(Parhad o tudal. 428.) 

Aetiiym drwy heolydd y dref hono gau deimlo fel na theim- 
‘ais erioed yn fy my wyd o’r blaen. Ymgodai fy ngwallt ar fy 
'ühen pan y cerddwn drwy yr heolydd, ac ni wyddwn y pryd 
hwnw pa beth oedd amaf. Tynais fy het, a theimlais yr angen 
o dynu fy esgidiau, ac ni wyddwn pa beth i feddwl am y fath 
beth. 

tan y dychwelais mi a uodais yr amgylchiad wrth y br. 
•Joseph, yr hwn a ddywed, “Onid oeddych yn ei ddeall? Màn 
v ' lwna y teithiodd rai o’r hen brophwydi, ae y cyssegr- 
asant y cyfryw dir, a’u benditliion hwy a syrthiasant amoch 
thwi. Gan hyny, treiwch lii, acedrychwch os na ad feudith i 
linnau gyssegru ein tiroedd. Os meddyliwch na wna, na 
ddygwch botelaid o olew byth mwy a gof'yn a mi ei neiüduo a’i 
g/ssegru er lleshad y cleifion. Mi a wn y gallwn fendithio y 
tir. ae mai trwy ein bendith ni ei llenwir ag Ysbryd a galiu 
!)u«. a liyny i helaethder mawr, yn enwedig os byddwn yn 
llawu o’r Yebryd hwnw ein lmnain. Dichon yr ystyria rai fl 


ÜDGORN 9EI0N. 


263 


yn benboeth, eithr nid ydwyí mwy felìy nag ydoedd yr hen bro- 
phwydi pan yr oeddynt hwy ag Ysbryd Duw arnynt. 

Bendithiwn y tir a wrteithiwn a’r ffynnonau dwfr, a hwy a 
fendithir; ac yna geill dynion yfed o’r dyfroedd hyn y rhai a’n 
Uanwant ag Ysbryd a gallu Duw. 

Bendithiwn a chyflwynwn y ffynnonellau bywyd sydd ynom 
ein hunain, yn ein gwragedd a’D plant, ac yn mhob peth arall 
o’n hamgylch. A eill Ysbryd Duw fyned i mewn i garreg neu 
un o’r postiau hyn ? Geill, ac fe eill lanw pob twll aystal ag y 
geill feob chwys dwll yn fy nghorff. Aeill ef fyned i mewn 
i’m chwys-dyllau? Geill, hyd y nod i’m gwallt; a gcill hefyd 
hydreiddio fyesgyrn a bywiogi pob aelod, cyssylltiad ae edefyn. 

Na wnawn ymaith ddim ýd, ddim ond yr hyn sydd yn wir 
angenrheidiol. Pan y mae yn wir aHgenrheidioi i ymadael a 
rywfaint o ŷd, gosodwn ef yn y dwylaw iawn Os byddaf 
a rhywfaint i’w wnredi, gosodaf ef yn nwylaw y rhai a wnant 
yr iawn ddefnydd o hono. Mae genym ddyfod yn un yri ein 
pethau arianol yn eglwys a theyrnas Duw. Pa fodd y gallwch 
chwi ddyfod yn un pren, gydag aelodan a changenau oll yn 
perthyn i’r unrhyw bren, pan nad ydych mewn undeb? 

Ewch ynte i weìthio ac adeiladu y deyrnas hon, sefydlu 
cyfiawnder a darparu eich 'nunain gogyfer a’r newynau sydd 
yn dyfod ar y ddaear, canys, meddaf. y maent yn dyfod. 

A ydych chwi yn tybied y roddai Duw ddatguddiadau a 
dweyd wrthom am rybyddio cenedloedd y ddaear am bethau 
ag oeddynt yn dyfod yn gyflym arnynt, pe na fwriadai i’r 
cyfryw bethau ddyfod? Efe a ddywed y caent eu teimlo, a mi 
a wn fod yn rhaid iddynt eu teimlo, canys ni edifarhant. Awn 
i weithio a darparu gogyfer a’r miloedd ar filoedd a ddeuant 
atom. 

Ein Cwnapeini Cludol nid yw ond yn ei fabandod, ond fe 
ddarpara y ffordd ac fe ddaw y dydd pan y casgla pobl yma 
wrth y cannoedd a’r miloedd; îe, hanner can mil y flwyddyn, 
ac aml am) rai a’i throediant tuag yma a’u pwnau dan eu breich- 
iau. Clywaisy br. Joseph, y br. Brigham, a dynion eraill yn 
dvreyd y bydd felly, a mi a wn y bydd, olierwydd iddynt hwy 
ei ddweyd. Mentra llawer o lionoch chwi i ddweyd eich bod 
yn ei gredu, eithr mi a wn ci fod yn wir, ac yn sicr o ddyfod i 
ben. 


2.H 


liüGOHN SülON 


Brodyr a Chwiorydd, y rhai hyn ydynt rhai o’m teimladau 
i; a gobeithiwyf yr ây rhai a rybyddiasom ni adref a ry- 
byddio eu cymmydogion a’u liannog i fod yn ddiwyd o ddifrif, 
ac yna ni fydd geuym ddweyd y pethau hyn wrthych drachefn. 
Nid yw yn amser i rwgnach, nac i gael y btues, tetiii siwgr. 
dawnsio, na diiyru ein hunain. Attaliwyd difyrwch am y pre- 
senuol; eithr pan ddywed y br. Brigham Dawnsiwch, vua 
dawnsiwch, eithr pan y dywed Ymattaliwch, yna ymatUliweh; 
aphany dywed I’rophwydwch, yua prophwydwch, ond byddwch 
sicr o brophwydo yu iawn. 

Ni ddywedais oud yr hyn a roddodd yr Ysbryd, ac mae yr 
bgwyddorion y sylwais arnynt yn gynnwysedig yn y Beibl; os 
nad ydych yu eigredu, cyromerwch y Llyfr hwnw ac edrych- 
wch drosoch chwi eich hunain ; ac yua cymmerwch Lyfr Mor- 
mou ac edrychwch pa beth a ddywed yr Arglwydd wrth y 
Nephiaid. Efe a ddywed, Y genedlneu y bobl ar na’mgwas- 
anaethaat I ar y tir hwn, a dorraf ymaith oddiar wyneb y 
ddaear, a mi a wn y gwna Efe liyny. A’r br. Brigham, y 
Deuddeg Apostol,a’r Patriarehiaid John Youug ag Tsaae Mor- 
ley addywedant mai gwir ydyw. Duw a’di beudithio; Amen- 

P L f) C Y DEML. 

(O’r üeserel Netus.J 

Uu diwrnod yr wythuos ddiweddaf, yn ol ein bwriadau myneg- 
edig, nyni a gymmerasom rodfa y tumewn i’r mur ag sydd yu 
amgylchynu píoc y derui, i weled pa beth oedd yn myned yn 
mlaen yno, a phabeth yr oeddcynnifer o ddyníon yn gweitíiio 
wrtbo, ag oedd i’w gweled yn myned a dyiod yu mhob cyfeiriad 
Portli y dwyrain yn unig a godwid yn agored er mynediad a 
dytodiad y gweithwyr, aci’r gweddeuau i lusgo cerrig, calch, 
ty wod. glo, coedach a defuyddiau eraill anghemheidiol er dwyn 
yn mlaen yr amrywiol fatliau o waith a pheirianwaith, agy 
mae dynion mewu gorehwyl ynddynt ar ac oddiamgylch sylfaea 
deoil, yn y gweithdai cyhoedd a lleoedd eraill ar y bloc. 

Megy» ag y dysgwylid oddiwrtli y swn a glywid am laweru 
wytiinosau, y peth cyiual a welid wrtli fyned i ìnewu trwy y 
portb oedd tyrfa fawr o naddwyr cerrig yn diwyd weitbio yu 
naddu v creigiau arutbrol a lusgasid yno o’r chwarel, pedair neu 
bump milltir o ffordd, a’u cymbwyso liwynt at y Jle ag oeddyuí 


UDGcr.N SK1()N* 


•255 

yu cael eu gosod yn drefnus i gadw yn ngwadn y deml_ 

Gweísoui yno, yn lìawen wrth y gwaith, ddynion ag oedd eu 
gwalit yn wỳn gan oed, cauol oed, a dynion ieuaihe, gyda llawer 
o f'ecligyn braidd yu dechreu defnyddio yr aing, a’r swn ag oedd 
ynt yn ei wneyd oedd yn agos ein byddaru, gan ein bod ni yn 
amymarferol a swn o’r fath hwuw. Ni ddarfu i ni gyfrit' y 
dyniou, eithr y uaddwyr, y eludwyr, a’r gosodwyr eerrig 
igydgyda eu gilydd a ymddangosent i ni y gailent ä'urfiü 
byddin fechan, ac mor fuanag y cwbiheir Camlas Cottoüwood, 
a’r hawsderau er trosglwyddo ygraig i gynnyddu yn gyfiymach, 
niter yr ysgwarwyr cerríg, a gweithwyr a ychwanegir mewn 
gradd gyfatebol. 

Wedi troulio byr arnser yn edrych ar y golygfeydd gweithgar 
y tu ailan, ni a aethom heibio trwy y gweithdai eyhoedd, gan 
gymmeryd golw-g frysiog ar yr hyn ag oeddyn myned yn mlaen 
jmo, a chawsom hwynt yn fy w o weithwyr. Y gweithdy cerrig, 
lle y neddir cerrig mewn dullwedd rhagorach ac amrywiaeth 
mwy na’r rhai hyny at wadn y deml ; gweithdy y gofiaid, 
gweithdy y seiri, gweithdy y paent, gweithdy y gofiaid gynau. 
peiriant a gweithdai eraill oll sydd yn arddaDgos golygfa o ddi- 
wydrwydd, athryllithgarwch a medr yn werth edrych arnynt. 

Yu inhlith pethau eraill, y tân-beiriant, yr hwn ag y mae 
cynghor y ddinas yn caelei wneuthur, a ddctiodd ein sylw, gan 
y meddyliwyd gan rhai nas gallasai un da gael ei wneuthur yma. 
Mae y gweithwyr yn myned yn mlaen gydag ef yn araf, ond 
pan ei orphenir, os na fydd eystal ag uu a ddygir i mewn, 
wrth bob damwain, ni a fyddwn yn camgymmeryd. Bydd o law 
weithiad y dyffryn, a gellir gwneyd un arall, os bydd iddo 

fetliu gweithio yn dda, a wna yn well, mewn eydgordiad ag 
ysbryd yr oes 

A elienyin oud ychydig amser i dreulio mewn gwleddà ein 
inoddwl yu chwiliad yr amrywiol fathauo waitli a wnaed, ae yn 
ughynnydd y cwblhad yn yr amrywiol ddosparthiadau trwy ba 
rai yr aethom, u gwéled dynwarediad o’u rhyb^dd breint- 
lythyrol i dorthwyr (loaí'ers) wedi ei osod i fyny wrth bob 
wngl, ni arosasom yn hir mewn urirny w le, a dychwelasom gyda 
can Ueied oediad ag a wnelai eín cywreinrwydd ein hunain ei 
ganiatâu i weini i eiu gorchwyl eín hunain, wedí eiu mawr 
foddlmu gyda’r wibdaith, u’r liyn a w elsom.— Leseiet News. 


25 G 


CDGORN SESON 


byjC/EDION AM LYFRAU, MBHEFIN 30, 1857. 


CYNNADLEDn. 

£ s. d. 

Brycheiniog 

10 2 10 

Mynwy 

6i 0 0 

Morganwg Dd wyreiniol 

112 18 llî 

Caerdyf .. ... .. 

56 í> 6 

Morganwg Orllewinoi 

130 Ì0 6j 

Llanelli . . 

63 8 7 

Caerfyrddin 

24 10 

Penfro 

10 1 Hí 

Aberteifi 

18 13 7 

Meirion 

12 0 5j 

Fflint 

14 1 4 

Dinbych .. 

18 2 lé 

Môn . . .. .. 

12 13 U 


£544 13 i>i 


Taliaiud am Ltfrai; t Mat 28 hyd GoRPnEHAiE 31. — 'A, Ij. 
Jones, £7 ; J.Thomas, £1. 8s.; J. Davies, £11} J. Griffiíhs, 
I2s.; J. Treharne, £1 2s.; I. Jones, £4; E. D, M ilea , 10s.; 
W, Ajax, Ilinbych, £1 I8s. ; W. Ajax, Mon, £3 lls., Sc. ; M. 
Yaughan. £5. 


Nac amrhofier y gofyniadauyn ein rhifyn blaenorol, yngbr^ 
a chyfriforì y Owyddyn o’r blaen, fel y gofjw/yd trffy 
Iythyr. 

Dtsgwyuwn y cenhadon o Utah yn ddyddiol. 

Cyfciriadau — Rpv. David Daries, Cil Heol, Llanelly. Lar 
marthenshire. 

Mr. Levi James, 7, Pa.rk St., Swansea. 

CYNWYSIAD. 

Dysseieliatlt] y Ll. Kin>ball t ll > 252 

GolyRyilíliaetli — Appeliad — Ctilioyod y Rliedyn — Ymfuilo — 

At Lyndddion, &t 248 

Ploc i Deml 254 

Arto'RArrrfTn a chtiîobddwt» gaji d. dawjäl», A»»* î!iirT - 


UDGORN SEION 

n e ir 

ŵren u ẃaínt 


Ehif. 17.] AWST 15, 1857. [ Cyf. X. 



CNEÜEN NEÜ DDWY I R “ ARWEINYDD” GNOI. 


Dealled ein darllenwyr mai newyddiadur a gyhoeddir yn 
Mhwllheli, Gogledd Cymru, ydyw yr Ar’weinydd. 

Mae yr Aruieìnydd hynod hwn mor ddall ei hun o bartlied i 
‘‘ Formoniaeth,” fel y cymmer efe ei arwain gan rhai o’i oheb- 
wyr ag ydynt ddallach íyth, gan wir gyflawnu yr ysgrythyr, 
‘Os y dall a dy wys y dall, y ddau a syrthiant yn y ffos:”— ffbs 
celwydd ac anghyssondeb yn yr enghraifft yma. 

Dyry amryw gyhuddiadau blasus yn erbyD y Saint, gan 
watwar eu Duw yn anghyffredin. 

Yn ngwyneb ei gyhuddiad cyntaf, seí, “ nad oes gan ‘For- 
moniaetii’ gredoau sefydlog, ond y mae ei hegwyddorion a’i 
hathrawiaethau yn agored i gael eu cyfnewid yn ol mympwy, 
ac at ddybenion neillduol y penaethiaid eglwysig,” dywedwn 
mai haeriad disail a ehelwyddog ydyw, a gofynwn am y prawfì 
Gorchwyl hawdd ydyw cyhuddo, difrio, a dyfarnu-nid mor 
•'awdd profl y pwnc a sefydlu y ffaith — Iheproof Mr. Arweim/dd. 

Cyhuddiad 2,— Yn bresennol cymmysgfa ydyw o baganlaeth, 
Judasiaeth, Cristianogaeth, Mahommedaniaeth, eulun addoli- 
aeth, ac anffyddiaeth.” 

Hyawdl a ffraeth dros ben; eithr pa îe mae y prawj etto Mr. 
(, ol? Ddim ond un peth sydd yn eisieu yn eich ‘cymmysgfa’ 
ehwi, sef, gwirionedd : pe meddech hwnw. dilynai dau beth arail 
— cyssondeb a phrawf. Ni ddywedasoch pa ranau o’r ‘íaethau’ 
uchod sydd mewu Mormoniaetli. Dichon fod gan byd y nod 
17 Pris h}g. 


258 


UDGORN SEION 


baganiaid rhai syniadau cywir, 'ie, amgenacli nag eiddo Crist- 
ianogion cyfenwedig ein hoes. Y mae gwell syniadau gau hyd 
y nod eulun-addolwyr ac anffyddwyr ein hoes nag sydd gan 
rhai a ymgyfenwant yn Grìstiamlgion. 

Ni efelychwn ac ni ddilynwn yr A rweinydd mewn haeriadau 
heb eu profi â ffeithiau anwadadwy. 

I. Cred 'Cristianogin’ ein dydd mewn Duw sydd heb gorff. 
rauau. ria nwydau — yn hollbresennol, neu yn llanw yr holl 
eangder, nefoedd, daear ac uffern er yn unsylwcddol, ac etto yn 
grewr pob sylwedd. Ys dywed càn y brawd John Richards, y 

Mae Duw gan y sectariaid, fry yn y drydydd ne’ 

Ac yma ar y ddaear, yn llon’d pob man a lle ; 

Mae’n llenwi uffaru obry, a’r haul a’r lloer sydd fry. 

A hyn ar bob amrantiad, er syndod mawr i mi! 

Ni fedd ar lun na delw, er iddo fod erioed, 

Ni fedd ar ben na llygad, na llaw, na clilun, na throed; 
Mae ef yn Dduw disylwedd, a thad sylweddau’r byd, 
\n Awdwr a Chynnaliwr y c haos mawr i gyd! 

Mae’n fwy ei faint na'r ddaear , a’r moroedd maith i gyd, 
Ilaul, 'loer. s«r, a’r planedau. pe byddent oll yi'ghyc!; 
Ni fedd ’chwaith ar gyffiniau- ei ganol S) r ’n y nef 
A i ganol yma hefyd — bôd rhyfeud iawn yw ef! 

Mae da a drwg yn drapliütli, yn cadw dirfawr lòl, 

A bydoedd yn aneirif, oll yn ei anferth fol! 

Amrywiaeth o elfenau, a bodau fyrdd diri.’ 

Yn trigo yn ei geudoci, sydd syndo'.i mawr i mi! 

Pa ie mae’r Duw yn trigo? () yn y drydydd nef, 

Rym ninnau yuo hefyd, os yn ei fola ef; 

Os felly y mae credu, ffolineb hytl idref. 

>w son fod tylwytli angeu yn rnyned ato ef. 

()s yw y bydoedd ynddo, ’rym ninnau ynddynt hwy, 

Ac -felly ynddoyntau a phetli sydd eisieu mwj ? 

Ffoiioeb son arn ncfoedd, i fyny fry yn mhell, 

Na dim dedwyddol fanau — nid oes dim eisieu gwell. 

Mae pawb yn N’uw yn barod. yn oi eu credo hwy. 
Pfolineb mawr prcgetliu am Grist a’i ínrwol glwy’; 
hr hyn rhaid wrtli bregethwyr, a thalu cyflog fawr, 

A gostwng pcn a plilygu, i’r rheiny Ityd y ilawr. 


V hefyd hwy weddiant, bob un o dan ei faich. 

° Arglwydd Dduw y luoedd, dvnoetha di dy fraieh; 
A thvrcd ynia’th iiurian i’n llwyr fenditíiio ni; 

‘ Yr ydym ui yn d'lodion, mae digon genyt ti.” 


UDGOÜNSEION 


259 


Ffolineb dweyd Dynoetha yr hynerioed na fu, 

A gwahodd gwrthrych atynt sydd/ujy na üorìd. y ty; 

Pwy allant fod yn d’lodìon a thrigo ynddo «/? 

Ac yntau’n holl gỳfoethog. ac yn y drydydd nef! 

0 Arglwydd Dduw y lluoedd, dwg bawb yn wỳn a du, 

Yn fuan i’th adnabod trwy ffordd y cymniod eu; 
Ehagiddynt yn y diwedd gael profi diaì blin, 

Pan ddelo’r dydd i’n barnu a’n profi ni bob un. 

Ystyr duw heb gorff &c.yw duw ansylweddo!, neu dduv dim ì 
Pe byddai yn sylwedd, rhaid íyddai i’r sylwedd hwnw lanw 
rhan o eangder, ac yna byddai yn gorff. oblegid mai corfif ydyw 
maintioli o unrhyw sylwedd yn llanw eangder. Pwy a all ddiruad 
neu ddesgrifio dim ? Pa afael neu allu sydd gan ‘ddim’ ar 
sylwedd? Pe ofnem neu y carem ‘dduw y sectariaid,’ pa beth 
a ofnem neu a garem? Dim! ^ 

2. Credant i’r tybiedig gysgod diddym hwn ddwyn yr holl 
elfenau i fodöliaeth allan o ddiddymdra! *‘ Allan o ba beth y 
creodd y Duw mawry byd hwn, fy mhlant i?’’ meddai yr atliraw 
wrth blantyr ysgol sabotiiol. “ 0 ddim ” yw yr ateb parod ar 
ol ‘dysgu y pwnc.’ Fel hyn y gwreiddirjsyniadau mwy gwrthun 
yn meddyliau plant ‘Cristianogion’ ein hoes nag mewn hyd y 
nod blant eulun addoiwyr! Y mae gan eulun-addolwyr rhyw 
wrthrych i’w addoli — yr elfenau tán, dwfr, ac awyr, neu yr 
haul, y lleuad. afon, creadur, neu ddynsawd yn meddu eorff’ 
ranau, a nwydau. Gellir deall y rhai hyn ; eithr pwy all ddir- 
nad am dduw ansylweddol yn meddu person, ond dim un corflT, 
ar person hwnw yn dri pherson, a’r tri pherson yn un person? 
Beia y sectariaid eulun-addolwyr am beidio a myned yn ol 
goleuni eu dealltwriaeth a’u reswm, yn lle traddodiadau a 
choegdybiadau, tra y maent ganwaith ffolach eu hunain! 

Anffydmaeth. aie’ Mr. Gol? Onid yw yr uchod yn ddigon i 
laru unrhyw ddyn myfyrgar, a’i serio yn anff/ddiwr os na fydd 
cfe yn adnahod y gwh Dduto? 

Tra y dysgir y gwrthuni fod elfenau ein daear wedi cael eü 
dwyn, allan o ddiddymdra. i fodoliaeth, er’s tua chwe’ mil o 
flynyddan yn ol, daearddysg (geology) a ddysg yr anffyddiwr yn 
amgen. Argraffiadau amlwg a adewir ar sylweddau gan effaith 
amser mor gysson a chodîad haul neu gyfnewidiad tymhorau 
o brofant eu bodoliaeth am fwy na chwe’ mlo flynyddau yn ol. 
Hawddach ydyw i’r anffyddiwr gredu yr hyn aeill weled drosto 


269 


ÜDOORN SEION 


ei hun na hen fflloreg goegdybiadol penboethiaid coel-grefyddo; 
ac hunanol, 

Pwy a all ddirnad dygiad sylwedd i fodoliaeth ailan o ddi- 
ddymdra? Neb. Pwy ddyn yn ei bwyll a gred yr hyn ni eili 
dirnad, ag a sydd wrthun yn ngwyneb ei reswm? Pa fôd 
cyfiawn a’i deil yn gyfrifol am beidio? Pa sut mae eich dan- 
nedd wrth dorri y cnau, Mr. Goh? 

Nid y beibl ydyw safon y gwrthuni a nodw.yd. Ni cheir 
ynddo hanes cread yr elfenau allan o ddim. Ni cheir hanes yn 
y beibi am dduw heb gorff, rhanau, na nwydau; eithr i’rgwrth- 
wyneb, dyry hanes Duw sydd yn feddiannol ar gorff, rhanau, 
a nwydau, wedi cydgerdded, eydfwyta. cydymorehestu, a chyf 
eillachu wyneb yn wyneb gyda dyn — Duw afedr garu neu eiddig- 
eddu, yr hyn a brawf ei nwydau. 

Cyhuddiad III. Dywedwch fod ein *• tybiadau wedi cyfnewid 
llawer mewn pcrthynas i’r Duwdod oddiar dechreuad ein cyfun- 
draeth.” Gofynwn yn mha enghraifft, yn nghyd ag ystyr 
decltreuad ein cyfundrefn? Cneien arall sydd gan Mr. Gol i 
dorri ydyw mai dim amgen na “ ryw dyb i ogleisio cywrein- 
rwydd” y Saint yw y Duw a addolarit. Credwn fod genym 
ddigon o gyfeillion a gwaeth ysfa ogleisiol arnynt, oddiwrthy 
ffeithiau a nodasom. 

IV. Haera fod y Saint yn ymgyrhaedd at gael coron y Duw 
dod yn y diwedd ar eu penau eu hunain. Gwir da am un 
waith. yn ddamweiniol. Yr oedd Paul yn “ coglëisio cyw- 
reinrwydd y Philipiaid yr un fath, pan y dywed, Bydded yn- 
ocn y meddwl yma yr hwn oedd hefyd yn Nghrist Iesu, yr hwn 
ac eíe yn ffurf Duw ni thybiodd yn drais i fod yn ogyfuwch 
ag ef.” 

Mewn trefn i brofi a sefydlu y pynciau hyn anfonwn gopi 
o'r ‘Pwy yw Duw y Saint” i cbwi Mr. Gol, fel na chymmerom 
ormod o’n lle idd eieh hateb, gan fod y traethawd yn egluroei 
bwnc, ac yn gwrthbrofì eich cam-gyhuddiadau. 

Nyni a atebwn am unrhyw atbrawiaeth a welwch yn ein 
Uyfrau, a chynnwysant hwy bob egwyddor o’n crefydd a 
bregethwyd yn y wlad hon erioed; eithr ni sylwn ar ail ad- 
roddiadau celwyddog a disail enllibwyr maleisus, megys y 
cyfeiriad at ddywediadau y brodyr Wheelock, Kaye, &c. 
Rhoddwn yr hyn a eilw dcheuwyr hec, a cham, a naid dros y 


ODGORN SEION 


261 


cruglwytli celwyddau a ddyfeiswyd gan elyn maleisus heb saiL 

Y cyfieithiad cywir o’r difyniad o’r dadguddiad a uodir sydd 
fel y canlyn [allan o'r “Millennial Star, ” rhif 48, cyf. 15.] 

“Yn awr gwrandewch hyn, 0 drigolion y ddaear, Iuddew a 
chenedl ddyn, Saint a phechadurl Pan ddaetli ein Tad Adda 
i ardd tíden, efe a ddaeth iddi gyda cliorff nefol, ac a ddygodd 
Efa, un o’i wragedd, gydag ef. Efe a gynnorthwyodd i wnen- 
thur achorffori y byd hwn. Efe yw Michael yr Archangel, yr 
Hen Ddihenydd, am yr hwn yr ysgrifenodd ac y llefarodd dyn- 
ion santaidd. Efe yw ein Tad a’n Duw, a’r unig Dduw a’r 
hwn y mae a wnelom ni. ithaid i bob dyn ar y ddaear, Crist- 
ionogion proffesedig neu anmhrofifesedig ei glywed, a hwy a’i 
gwybyddant yn fuan neu yn hwyr.” 

. Mae duwiau lawer ac Arglwyddi lawer, ond i ni nid ocs ond 
un Duw meddai Paul, ac am ein rhesymau dros addoli yr un 
Duw hwnw, cyfeiriwn chwi at y traethawd “ Pwy yw Duw y 
Saint,” gan hyderu y gwelweh fod genym amgenech Duw nag 
un sydd heb gorflf, rhanau, na nwydau. 

Cyfeiriwn ehwi hefyd at 1 Cor. pennod 2, lle y dysgwch 
ddirgelwch, h.y., na ddichon y dyn anianol ganfod a deall petli- 
au Duw heb feddu Ysbryd Duw, ac os na allwch grcdu hogiau 
y Saint pan y pregethont Grist a chrediniaeth ynddo, gan 
broffesi fod ganddynt awdurdod i weinyddu ordinhadau yr 
Efengyl, a bod dawn yr Ysbryd Glan i’w gael trwy hyny, m 
ddysgwyliwn y gallweh gredu na chanfod pethau dyfnion yr 
Ysbryd. 

Dengys hen cliwedl arall-icithol Elin Dafydd fod eich papyr 
Oynyddau ar ol yr amser. Yr un fath y gwr mawr call o 
Leyn, yr hwn sydd yn gwneyd y darganfyddiad rhyfedd fod y 
Saint yn Utah yn credu ac ymarferyd amlwreigiaeth, ac yn 
horio neb o’r Saint i brofi nad ydynt, tra y mae eu eyhoedd- 
iadau yn eyhoeddi yr athrawiaeth er’s blynyddau, a neb eto 
wedi eu gwrthbrofi! Mae “hogiau I.leyn” yn mliell o’cli blaen, 
Jones bach, brysiwch i’r patent oj/ie.e a’eh darganfyddiad rhyfcdd, 
a pheidiwch a pharablu yr liyn ni wyddoch. Awgrymwn ynte 
i gael enw newydd i’r Arweinydd sef yr Olynydd. a dysgwyliwn 
gly wed cyu hir na fedd enw yn y byd! 


262 


UDGORfi SBION 


YCHYDIG 0 OFYNIADAU YCHWANEGOL J|W 
HATTEB GAN WEINIDOGION. 

(O’r Westem Standard.) 

Curuw y Beibl yr hen Abraham yn gyfaill Duw ; a mynega 
mai o herwydd ei ufydd-dod a’i flfyddlondeb yr aeth Dnw i 
gyfamrnod ag ef. Ei barodrwyad i aberthu ei fab Isaac sydd 
brawf nad allasai Duw roddi id< J oun gorchymyn ar nadufydd. 
haai yn ddibetrus iddo a’i holl galon. Os felly hyn, ac os ydyw 
ainl briodasau yn bechadurus, anmhur, ac anweddaidd yn 
ngholwg Duw, pa foiid y mae yn ddichonadwy na wnaeth Efe 
Araham yn hysbys o natur pechadurus y fath briodasau, pan 
yr addawodd y caffai brenhinoedd ddyfod allan o hono, ac maj 
yn ei hiliogaeth y bendithid y byd, gan weled, ei fod ar y pryd 
hwnw yn amlwreigiwr? 

Pan y gwnaeth Israel rhyfel llwyr-ddyfethol â’r Midiani.iid, 
gorchymynodd Duw hwynt i arbed y benywod ieuainc, er 
mwyn iddynt gael bod yn wragedd i’r Israeliaid. Daliasant 
ddeuddeg mil ar ugain o foneddigesau ieuainc; ac wrth orch- 
ymyn Duw fe’u rhanwyd hwynt rhwng y fyddin, y gynnulleidfa 
a r Argtwydd. Yn ol y rhaniad hwnw, fe gafodd y fyddin 
un fil ar bumtheg y gynnullei.lfa 15,698, a’r Arglwydd 32. 
\ n awr, gan in ofynai y ddefo daeth Fosenaidd forwynion i 
weinyddu yn swyddau cretÿdd, a chan y dywedir, yn Ecsodus 
rii. 1, fod Moses vn Dduw, oni roddwyd y 32 morwynion hyn 
i Moses. ac os eu rhoddwyd idcío, oni fwriadwyd iddynt fod yn 
« ragedd iddo? Os naddo, i ba amcan y bwriadwyd hwynt? 
Ymofynwch a phennod 31 o Numeri. 

Pan fygythiodd Duw, yn Numeri xiv. 12, i ddinystrio gwŷr 
Israel am eu drygioni, ac y dywedodd wrth Moses y gwnelai 
genedl fawr o hono ef, ar ba egwyddor yr addawodd efe hyny- 
ns nad ar yr egwyddor o amlwreigiaeth? 

ITa nah ydoedd ail wraig fyw Elkanah; Sarnuel- gan hyny 
ydoedd eppil priodas aml wreigiawl Yn awr y mae amlwreig- 
aeth naiil ai yn bnr a santaidd gerbron Duw, a’i phlant yo 
gyfreithlon, neu y mae yn anml.ur ac ansantaidd, a’i heppil yn 
fastardiaid, a.i wrth gyfraith Moses ddim yn cael caniatad í 
fyned i mewn i gynnulleidfa yr Arglwydd. Os, gan hyny ni 
anwyd Samuel mewn priod-sefyllfa gyfreithlon, pa fodd yr 


UDGORN SEION 


263 


yiîoeild yn bosibl iddo weinyddu wtth yr allor, fel yr etholedig 
Brophwyd, Gweledydd, a i>atguddiedydd y Goruchaf Dduw? 

Wrth ytnofyn a Samuel xii. 7, cawn i Dduw ei hun roddi i 
Ddafydd wragedd Saul. a phe na fuasent ddigon, y roddasai 
yehwaneg: Pa foìd y gadasai hyny fod, yn ol syn ; adau anys- 
brydoledig unwreigwyr? 

Esai a brophwydodd mai yn adeiladiad a gogoneddiad Seion 
yn y dyddiau diweddaf y cynnygia saith o fenywod eu hunain 
yn «ragedd i’r un dyn : A gred Grstianogion unwreigiol y 
eyfiawnir rhagddywediad y 'Prophwyd Efengylaidd’? Ae os 
ydyw yr ysgrythyr hon i gael ei hesbonio a’i ysbrydoli, pa 
fáth wragedd a fydd y gwragedd ysbrydol hyn? 

Addawodd Crist i’r rhai a adawent wragedd, &c., er et'fwyn 
Ef, i’w gwob: wyo ar y ganfed yn y byd hwn. Oni chofieidia y 
cyflawniad o hyny yr egwyddor o amlwreigiaeth? 

Yn mha le yn y Beibl y gwaherddir amlwreigiaeth, ac ei 
chyhoeddir yn anghyfreithlon? 

Pa adnod yn y Beibl sydd yn dweyd ei fod yn anghyfreithlon 
i ddyn Crist’nogol gael mwy nag un vrraig? . 

Onid y w llefariad Paul ; n Timothy iii. 2, 1 2, yn gyfartal a 
dywedyd y rhaid i Esgöbion a Diaconiaid fod yn wŷr priod, 
gan feddu o leiaf un wraig? 

Pa gyfundrefn sydd a r tuedd goreu i gynnyrchu hiliogaeth 
iach a lieinyf ; amlwieigiaeth y ‘Mormoniaid' ag sydd yn hollol 
wahanu gwraig oddiwrth ei gwr yn ystod ei beichiogaeth, a’r 
cyfnod meithrinol, neu unwreigiaeth y Cristíanogion sydd yn 
orehwantus dorri y cyfreithiau hyny o fywyd ac iechyd ag mae 
hyd y nod anifeiliaid mudion yn eu parchu? 

Yn Utah, hyd y nod ar dystiolaeth gwrthgilwyr, nid oes ond 
dwy ddosparth o fenywod : sef, gwragedd a merched. Pa un 
sydd yn oreu, sefyllfa pethau yn Utah, neu gymdeithas yn 
Nghaliffornia, [îe, a Phrydain hefyd] lle, mewn yc.hwanegiad 
at wragedd a merched y mae trydydd ddosparth Uod luosog o 
fenywod? 

[Deweh, Mr. ‘Arweinydd,’ gan fod mor fiin gených am y 
'nyth santyddol,’ a chydmarwch y nyth i’r hon, y perthyna y 
fath aderyn a chwi ag eiddo y ‘nyth santyddoi.’ — Gol.] 

ígj'" Pan welo ein daillenwyr rhyw ddernyn mewn unrhyw 
gyhoeddiad yn cyffwrdd â ‘Morraoniaeth,’ gwnaent gymmwynas 
a ni wrth ei anfon y'ina. Diolch i'r br. Evans, Tredegar. — Gol. 


264 


ODGORN SEION 


ÜDGORN SEION, 


*£ C 


p £aint. 


DYDü SADWRN, AWSTI5, 1857. 

Y MiLwm 1 Utah. Ar ol i’r newyddiaduron Americanaidd 
am fìsoedd barablu digon am anfon milwyr a llywodraethwr 
ncwydd i ütah, cychwynasant hwynt o’r diwedd, pan yr oedd 
yn amheus pa un a ddelid hwynt gan y gauaf cyn y cyrhaedd- 
ent; eithr pa beth a ddywed yr Arweinydd a Mr. “ Jones o 
Leyn yD awr tebyg? Dywed y St. Joseph Journal, am Awst 
fod un cwmpeini o 100 o fllwyr a 50 o weddeuwyr wedi cael 
eu lladd oìl ar y plains gan yr Indiaid. Colonel Summers oedd 
eu gorchymynwr. Dygwyddodd hyn tua 200 milltir o Fort 
Ke,trney. \ r oedd yr Indiaid wedi dweyd wrth ein cenhadoa 
ni eu bod yn darparn ar eu cyfer. 

Pa mor belled yr aethy Miiwyrí - Y New York Herald a’n hys- 
bysa fod terfysg arail wedi tori allan yn Kansas,o herwyddfod 
cynghrair dinas wedi ffurfio breintlen wahanol i’r hori a gan- 
ìataäi deddf-wneuthurfa y diriogaeth. Cododd y Uywodraeth- 
wri’w herbyn, a gorfodwyd anfon ar 0 I Cadfridog Eearney a’r 
miluyr ag oeddyntar eu ffordd i Utah i ddychwelyd yn ddioed 
i Kansas i gadw heddwch. Crynhodd amryw wyr arfog i’r 
maes, a brwydr anocheladwy ddysgwylid Dichon y cawn ryw 
newydd eyn yr elotn i’r wasg. 

'i jii udo ETv». Hyderwn fod sylw wedi ei roddi i’n hysbysiad 
y pen hwn yn y rhi/ÿj o’r blaen. Cÿhoeddwn yn awr yr 
nwau a gausom o rai a aethant i ffwrdd, rhai o honynt yn 
re j ai. ( , ac heb fod yn eu lle fel aeJodau yn yr eglwys, ac 
r<u trwy y Llywydd Orson Pratt, heb ein hysbysu ni:— 

> Cynnadledd Ddwyreiniol Alorganwg, Tlioroas Bvans, Cefn, 
a i euiu, M. I owell, Robert Evans, Jno. Yentries, Caerdyt, 
1(0 u ’ ‘ ^aughan, “ nifer o Gcorgetown;” ceisier eu hen- 
a ° an ° ncr hw y nt yma; !>d. Jones, Dd. Thomas, Hendry, 
ips, . uuc W Iliarn8, Edward Lewis a’i wraig, y tri o 


ÜDGORN SEIOÎÍ. 


265 


Dowlais; David Thomas, a’i deulu, James Keate a’i ehwaer, 
John Harris, John Morgan ac Elisabeth Moslin, oll o Gaerdyf; 
T. Stephens, ílophin Hopldns, Cwmbaçh; Albion Jenhins, 
Llanfabon, a’i wraig ; John Edwards, Aberdâr; Wm. Powel!, 
Merthyr, a’i wraig; a Wm. Tiiomas, o’r un man; “ un o Itymni 
ac un o Cwmbach.” A ellir cael íeu henwau? &c O Brych- 
einiog — J. Jones a Robert James. O Sir Fynwy— Maria Bath, 
Elizabeth Talbot, a’i theulu, David Rees. Griffith George, John 
Price, ltees Rees, John Masters, ei wraig, a dau o blant Os 
oes ychwaneg, anfoner yr holl enwau, &c., yma yn ddioed, gan 
fod y Lly'wydd Pratt y n galw arnom am áanynt. acyndweyd 
“fod yn rhaid attal y fath drafodaeth o hyn allan, a myned yn 
rheolaidd.” 

CyFAitwrDDiADAD.— Mae lioll Lywyddion y Cynmtdleddau 
erbyn hyn yn deall pa fodd yr ydym ain gael eu ‘ Ral. Sheets 
chwe’ misol. Heblaw y rhai chwe’ misol dymunem i lywydd- ( 
ion anfon cyfrif yn aralach yn eu gohebiaethau pa fodd y bydd- 
ont yn defnyddio y degwm, dywedwn yn flsol; eithr bydd 
eisiau y ‘Balanee Slieet’ chwe’ misol yr un modd Gofynasom 
trwy lythyr am “falance sheet” o bob arian a dderbyniodd y 
trysorwyr o ddechreuad llywyddiaetíi y llywyddion presenol 
yn nechreu 1856 hyd y 31 o Rhagfyr diweddaf; oddieithr arian 
llyfrau, y rhai a dderbŷniodd y Dosparthwyr, wrth gwrs, ac 
arian y Drysorfa Geiniogol. Nid oes yr un o’r ddau arian olaf 
i fod yn y Bal. Sheet a nodwn. I gyferbynu i’r swm a dder- 
byniwyd gofynwn gyfrif y treuüadau yn ystod yr un amser. 
Gofynasom, liefyd, am enwati y cangenau agawsant grcdit gan. 
y Llyfr ddosparthwyr am arian Uyfrau a gawsant o’r degwm 
Er em>hraifft Idywedwn fod A. B. y dosparthwr yn caei £ r > 
(purn punt) o’r degwm i dulu i’r Swyddfaam lyfrau. Dacw ’fe 
yn rhoddi credit i gangen A o £1 B o £2. C o £i , a D. o £1; 
yna, ar ben y chwe’ mis enfyn list yma a’r enwau oangenau a r 
symiau ynddi; wedi hyny, nyni a’n cyhoeddwtt yn yr Udgorn, 
fel y gallo dosparthwyr cangenau edrych riad oes un camsynied. 
Gan hyny, gofynwn y list hon am y chwe’ mis diweddaf, sef o 
Ionawr 1 hyd Mehe’fln30, ac un ara'J o ddechreuad y Degwm 
îtyd Rlmgfyr 3 1 . 

Arn y Drysorfa Geiniogol gofynwn gyfrif o symíau ac enwau 


266 


COGOHN StsrON 


Cangenau a’u cyfraniadau o sefydliad y J/rvsorfa hyd Mehefln 
30. 1857, ar yrochr ddyledol, Ç Dr . side,) ae ar yr ochrdaliadol 
gosodery symiau a dalwyd i mewn yma, a’r balance mewn 
Jlaw, os ydoedd. 

Prif ddosparthwyr Uyfrau, ag ydynt heb eu hanfon . a anfon- 
ant eu Bal. Sheets am Mehefin 30. Nt ofynwn Itst of cang 
enau dyledol, nac o’r llyfrau ar law— ddim ond cyfnnsyminu y 

swvddfáau arÌan TOewn iIaw 1 atfeb > ofyniadau y 

Gobeithiwn mai ar ben yr hanner blwyddyn yma y bydd 
pob un yn deall ei waith, gan anfon y pethau gotynol yma: sef, 
' ynrychioliad Blyny àdo\, Bal. Sheet y Degwm o Gorpii. 1 hyd 
Rhagfyr 31 ; Enwau Cangenau a’r symiau o’r Degwm at lyfrau 
a greditwyd iddynt; a Bal. Sheets y prif Ddosparthwyr. Ni 
ddeii em amynedd yn hir etto at y rhai sydd yn oedi anfon 
rhai o’r pethau a nodwyd. Cymmerer rhybydd. 

1.lvthyron o’R Díprrtn mor ddiweddar a Mehefin 27 a gad- 
arnhant y newydd fod y cnydau yn doreithiog rhyfeddol, a bod 
y ,farmw yr. yc uí ' v<1 d i gynghor ein Prophwyd, yn darparu ys- 
tordai i gadw y gwenith, &c. dros saith mlynedd. tra y caffo y 
tir orphwys. a r holl Saint ar efifro yn darparu eu hunain i allu 
aros y dydd blin ag sydd mth y dnvs! Enfyn y brodyr D- 
Jones. a T. Jeremy eu cofion caredicat at y Saint Cymreig. mae 
y newy ddion a gynnwysa eu Uythyron wedi eael eu cyhoeddi 

rhaeodoui) yr Henuriaid Enoch Reese,(Cymro, o waedol- 
taeth Amsricaniad wrth enedigaeth ; Wm. P. Thomas, (gynt 
•'.! -'Jtpuoj o fUA'Jä ‘sm:A 3 •£> pjTH[ai}j v. ( l jeiUifq,fut![ r x o 
s 'wìdfa hon, ar genadiaeth o Utah i Gymru — y ddau flaenaaf 
.ir j Snied, a i olaf ar y 12fed o’r mis hwn, yn iacli ac yn fywiog. 
■i">a..t yr lndiaid yn gyfeillgar a t.rawdol ar hyd y flfordd; 
nii bygjthient filwyr y Llywodraeth yn arw. Yr oedd y Tal- 
■u. t.i.iu yn uo berw o gynnen ac amryson, fel y liengys y new- 
yi.diaduron Americanaidd, yr hyn sydd yn egiur ddangos íod 
t i.igdraethiad y Prophwyd Joseph yn prysur ildyfod i ben. f 
,o.u un ..rodyr yu llawn o’r tâu dwyfol, a’u llygaid yn agored 
"c leil y r awyrgylch yn ymdduo, a’r ystorom yn casglu— dyn- 
«n yn my ned yn fwy gwaedlj d <• hyd, a rhyfel ar bob ochr 
ymdorri allan, a llawer or Saínt yn cysguî' 


I DGORN SRION. 


267 


C y W Y D D . 

»e» e/< y Bnrdd i'w Fiaud awenyddol $-c., Nathan Ddu o Lytcel. 

Mae N athan Ddu’n gu ei gân, 

A’i rywiog ber oroian? 

I iystaw y w’r bardd a’i destun 
Nychu ar ol ni cheir un, 

Ö’th gell, ow, cyfod bellach, 

Dyro bill o bennill bach; 

O’th awen lawen rho log, 

Yn fwynaidd o Dyfynog; 

Mel yw gwen dy awen di — 

Diwael medd awen Dewi. 

’Cân y Gauaf’ni chafwyd, 

Yn gweu llun y barug llwyd. 

A’r ‘Gwanwyn’ hardd ei darddiad — 

Y g'- 1 lydd yn glasu ein gwlad; 

A llu’r briallu o’r bi on — 

Dwyread hardd ei doron. 

Ac alon per aderyn, 

Yn glod uwch irdwfy glyn- 
A hithau’r falch fwyalchen 
Yn dwyn mawl i’n bywiawl ben. 

A’r fronfraith ar daith yn dyn, 

A’i bregeth ar y brigyn. 

lüaeth y gog i deithio y gwydd — 

I emyuu y manwydd. 

Nycha. Haf, yn wych hefyd — 

Holl anian a gân i gyd ! 

E giliodd y gog eilwaith, 

Ei chan gu ni fu' yn faith; 

I’n rlian er hyn o anaf, 

Gweina’n rhwydd in' ‘Gânyr Haf;’ 

Dy gân di i ni, yn awr, 

A drosa fwy o drysawr. 

Mae’r ardd a’r maes mewn harddwcli, 

O dan drem y blodeu’n drwch! 

Per gatlilau sy’n gwau drwy’r gwydd, 


268 


UDGORN 8EION. 


A dail yn gwisgo’r dolydd. 

Daeth mel ar wig bop brigyn; 

A gwlith ar borfa y glyn. 

Mae’r coedydd fyrdd yn wyrddion— 
Arlwyad o rad yr Ion — 

Darbodaetli creawdwr bydoedd, 

Yn ffrwythlawn a gawn ar goedd 

Yr Hâf a’i drefn sy’n cefnu — 

Vn lle Haf— Cynhauaf cu. 

Edrych, fe ddaeth yr Hydref! 

I droi y cynnyrch i dref: 

Y cnwd ar led a fedir, 

Yn toi holl wyneb ein tirj 

Y crwmawg awchus gryman, 

A’r bladur a’u dir yn dân! 

Llenrant rnewn Uiw araul, 

Yn loyw draw dan belydr haul! 

Y grawn oddiar y grýuau, 

Gwelir, a gesglir yn glau. 

Diamheu — -rhyfedd dymhor, 

\ dy w hwn, mae dydd Duw ior! 

Daw dydd tai y dial du- 
D’wrnod glauhau’r liawr dyrnu, 

Y gwenith ga ei nithiaw, 

A’i drin yn ddiogel draw— 

Ewyllys Duw gy’ felly — 

A dwg y gwenith i’w dŷ; 

A’r us oll erys allan — 

Gwelirei teflir i’r tân. 

I gywir tron — rhagorfraint — 

Byw’n dduwiol yn siriol Saint. 

Abertawu, , , 

Dewi elfiíd. 

Yn ateb i'r cywydd uchod Uyma yn dìlyn 

C A N Y R II A F , 

('«■nn N’illban Ddu o Lywel, yn awr o Dyfynoe, Biycbeiiiio* ) 

Dynesodd tymhor Haf 
Egluraf uwch y gl yn ; 


E7DG0RN SBION. 


«9 

Llwyr lawenychu a paf, 

Am yr ymweliad hyn ; 

O ryfedd olwg hardd, 

Mae’r ddae’r fel gardd i gyd! 

Ae araf awel ’hed trwy’r nen 
Uwchben cliwareu fwrdd byd ! 

Y fron doreithiog fras, 

Mewn urddas welaf nawr; 

A’r cangau dau drwm ffrwyth, 

Yn crymu’n llwytb i’r llawr. 

A gwedd pob bryn a dol, 

Dan gnwd toreithiol gaf ; 

Yn ymarddelwi treigliad tòn 
Dan ber awelon liâf. 

Mor hoff yw boreu daith, 

Yn nghanol Uenyrch Uon; 

Ceir gwrando anthem hâf, 

Yr adar braf'o’r bron. 

Mewn rhyfyg yn y gwydd, 

Y Fwyalch fydd h rV ' bo’n ; 

Yn ucha’i lais ar ganirau rhydd, 

Yn swynaw’r liydo à’i dôn. 

Pan gwsg yr adar mân, 

’Nol dyfal gân y dydd ; 

Rhyw swynol beraidd sain, 

Yr F.os gain a rydd. 

Un o genadon liâf, 

Yw’r deryn brafelryw; 

Y cethlydd goreu yma a gawn, 

A’i dawn yw moll Duw. 

Yr hen o’i fwth a rydd, 

Ei rodfa yn yr ardd ; 

A cha arfoUiant rhydd, 

A’i ffrwythau’n ddiwahardd; 

Er bod yn Uwyd ei wawr, 

Ar lawr dan aml loes; 

Danteithion hâf ar frigau’r gwydd, 

Wnantiddo newydd 


ÜDGOSK s tJON 


270 

I Ti, dirionaf Dad 
Y bywyd, boed y mawl; 
Trwy’r hôll fodoldeb mad, 
Pob genan fo’n ddidawl, 
Pob perchen einioes fo 
’N c; duno yn y gân, 

1 rwy holl ororau daear gron. 
A dyn a’i fron yn dân. . 


NEWYDDDION 0 UTAH. 

Swydd/a y Llywydd : Dmas Ll. H. Mawr. 

Mai 29, ] 857. 

Y Brawd Orson Pratt, I.iverpool._ Yr ydym hyd yn hyn heb 
} thyr gerbjd o r dwyrain, oddia. pan ddygwyd un Tachwedd 
i niewn, ac nid oes genyf ddira oddiwrthycli gyda y cerbyd 
Deheuol diweddaf. Gadawsom y ddinas hon ar ddydd Gwenen 
■i'l 24, am y gogledd, a dychwelasom dydd Mawrth, Mai 26_ 
pawb yn iach, a dim damwain, wedi teitliio yn agos 800 rnill 
ii Gwelsom lawero dir, ryw ychydig o hono yn ddaearfras, 
awer o dir pori da. Eitlir dywedwyd wrthym fod y ddaear 
fiasaf yn gorwedd yn mhellach fytli yu nilaen,” yn Nhyffryn 
Chwerw wraidd, acyn y dyflrynoedd yn mhellach i’r dwyrain 
ac ar ddyfroedd penaethol y Missourri. Gwelsom ddigon i’n 
oi dloni, pe byddem hyd yn hyn wcdi bod yn anwybodus o’r 
ffaith, nad y w y byd eto wedi cael ei orboblogi. Y mae mil 
°e o erwau o dir gwrteithiol a phoraw! lle y geill miloedd o’r 
t odion gonest a diwyd, y rhai ydy/nt yn awr yn gaethiwus 
niewn gy neutliur-dai, a charcharau gwareiddiedigeraill, gynnal 
eu mnain, a fìynu fel gwenwyn diwyd cŵch Deseret. ac anadlu 
a , \\} ÌW a ' ac ^ us - yn rliydiì i wneuthur yr holl ddaioni a allont 
1 r ddynol, ac iddynt eu hunain. 

Un gair yn ycliwaneg yn nghylch y diwygiad syiîd wedi 
aechreu yn mhlith y Saint yn Ewrop. Mae ufudd dod ì’r 
Efeugyl ar y cyntaf yn dwyn heddwcli a llawenydd. Maes o 

ftW | ii SW ^ ^ ^ an r * la ' me ey« ben gân. Nid oes gan Iîenur- 
eol ddim newydd na chynhyrfiol yn eu bannerchiadau 
yn fuan y deallant dipyn yn fwy nag a ddeallontyn yr eglwysi 


CDGOSN SEION 


271 


sectarol ; temtir hwy i feddwl eu bod yn deal! y cyfan, collant 
yr ysbryd, ant yn ddiog yn eu cyrclifa i’r cyrddau, yn ddefois- 
iynol a difywyd yn eu gweddiau, yn aml anghoíio yn hollol i 
gydnabod daioni a gallu Duw mewn diolch a mawl. Maes o 
law collant ysbryd ymgasglu, fel pe na feddent ef erioed, ac yn y 
diwedd syrthiant i gysgu mewn anffyddiaeth. Oddiyma yr 
angeurhe idrwydd am ystyriaeth ddísymmwth — “Pa le yr 
ydwyf? Pa beth ydwyf? Pe beth yr ydwyf fi yn ei wneu- 
thur? A ydwyf fl yn byw fy nghref, dd? A ydyw yr angyl- 
ion daionus bob amser y n agos ataf yn gweini i mi ? A wnaetb- 
ym i gam a’m brawd mewn un dim? A ydwyf fi yn grediniol 
yn, ac ufudd i bob awdurdod o sefydliad cyfreithlon yn nheyr- 
nas Duw? A ydwyf fi wedi cynyddu ffydd a gallu yn ìîuWj 
ei ordinhadau, a chynnyddu ymddiried ynwyf fy hun, fy mro- 
dyrafyNuw? Onid oes genyf un dim i edifarhau am dano, 
dim i ymwella neu ddiwygio? A ydwyf fl wedi dyfod yn ber- 
flaith, neu a ydyw fy nghwrs yn fythol gynnyddol?’’ Y rhai 
hyn a chant o gyffelyb ofyniadau cyffelyb a osodir gan y Sant 
i’w hunan ydynt wedi deffroi llawer, ac yn ddiddadl, a barhant 
i gynhyrfu y gwliadwrus, tra y byddo gan ddynoliaeth ei 
ffaeleddau, a thra b’o gelynion gweledig ac anweledig y deyr- 
nas yn fyw ac yn meddu gallu i wrthwynebu. Y mae holl 
uffern yn awr ar effro i ddinystrin gwaitli a theyrnas Duw 
yma, ac a ddichon ddyfod yn fwy felly.mewn gwledydd tramor, 
cynhjr. Ac yn union fel y dechreuwn ymysgwyd i fyw ac 
adeiladu tŷ arall i ein Duw. Mae gelynion ei waith Ef yn 
ymysgwyd ac yn fwy bywioger ein niweidiad a’n dinystr nag 
erioed. Eithr teimlwn ni i orfoleddii yn Nuw ein hiachawdwr- 
iacth. Gwyddom mai ei waitli Kf ydyw hwn, ac mai ei eiddo 
ydym ni, ac efe a droa ac a wyrdroa hyd oni chyflawnir ei 
amear.ion, ac y selydlir ei deyrnas i beidio cael ei thaflu i lawr 
bytli mwy. Felly y bydded. Amen. 

Y mae sefydliadau yn Beaver Creek. naw milltir yn ddwy- 
reiniol i’r hen ddinas Bawneaidd. Hefyd ar wahanol fanau ar 
yr afon Platte ag a fyddant fanteisiol i’r ymfndwyr o Ewrop 
o;.'leddol, y rhaiydynt o angenrhaid yn cychwyn yn ddiweddar. 
Yr yilym yn planu gorsafau ar hyd y llinell oddiyma i’r Dwy- 
íain, i’r iiytliyr-gerbyd a’r ‘Express Carryiug Company.’ 

Eich didwyîl gyfaill. a’ch 

Brawd yn y Cyfammod T agywyddol. 

Bbiguam Young. 


U'DGORN SETON. 


27 2 


YSöOL SABBOTHOL UTAH. 


Ar foreu dydd JGwener diweddaf, amryw flnteioedd o Filwyr 
Traed a welid yn teiihio allan o’r Ddinas hon gyda meinc- 
ìau tua’r gogledd a’r dwyrain o’r ddinas i fynu i 
Cny Creek Ranyou, ac wrth ymholi i yr aehos o’r fath droad 
anarferol allan, ac ymddangosiad y gyfran blentynaidd rfr 
wenn, hysbyswyd ni mai y Cyntaf o Pai ydoe.id, a bod 
Athrawon yr Asgolion Sul yn yr amrywiol Ddosparthiadau 
( • ards), ynghyd a’u hysgolheigion, yn ol trefniant blaenorol 
wedi troi allan am ymdaith, ar ddydd yn Mai, ac wedi hyn i 
y nl c>yfarfoJ yn y Jaliernacl, arn 2 p.m., ac i gael eu hanerch 
gan yr Henuriad Woodruff ac ereili. Ymddamgosai pa«b yn 
oenus a bywiog wrth bassio heibio, ac yn ystod y rhan flaenaf 
o r dyod tyrau o honynta ellid eu gweled ar y llethru goruwch ' 
y ddmas, yn teithio a gwrthdeithio yn mhob cyfeiriad, gan 
ymolesen eu hunain mewn campiau a difyrwch ieuengaidd. 

Am 2 p.m. dyehwelasant tuaT ddinas a. chyweiriasant i’r 
Mnsie Hall, lle y ffurfiwyd hwynt i linell gan Reolydd 
' ,irs al1 ) y ‘Jyd<l, R. A. Allred. a’i gynnorthwy wyr, a chan 
gaei cn bl.ienori gan y Rrass Band, teilliiasant i fynu heibio 
tngfan y Llywodraethwr, ac oddiyno i waered i’r Tabemacl. 

r \ mdd.ingosiad a wnaethid wrth basio drwy yr ystrydoedd 
x<îa yn hollol fuddiol llawer o’r merched wedi eu gwisgo 
mew n g" jn, ac wedi eu haddurno yn bert a thorchiau o flodeu 
a gwyrdd lysieu mewn amrywiol ddulliau ; a’i bechgyn nid 
oe^< ynt wedi esgeuluso i addurno eu personau vn y dull mwyaf 
o° t.iaoì iddynt hwy eu hunain, yr hyn, gyda y banerau 
b' ent eu cario gan bob un, a llawer o arwyddeiriau priodol 
ynt a ycbwanegai yn fawr at yr hyn yn amgeu a fyddai 
yn ym< angosiad buddiol o ddifyrwch ieuengaidd a diniwed. 


CYN'WYSIAD. 

Ychydie O gi.au i’r ‘Arweinydd’ anoi .»«7 

Gofymadai. i Weinidoiiioi.,;. 

6 Ä *i'P’ ■ ut a v-vmfû;iô-cyfVrẅ;.idraJâû 

ẃHSìSSWeEEE 1 

abgraf»wt/> a cnynmttmwro gah d. dahiuls, ADSRTAwr. 


UDGOEN SEION 

•N It V 

^frni \> 


Hhif. 18.] AWST 29, 1857. [ Cvr. X. 


NEWYDDION O'R DYFFIIVN. 

(O’r Mülennial Star .) 

Swyddfa y Llywydd : Dinas Ll. H. Mawr, 
Mehefin 30, 1857. 

i’r Ileuuriaid Orson Pratt ac Ezra T. Benson. 

Auwyl Frodyr. — Ar y 24ain o Ebrill y cyehwýnais ar fy 
nhaith fwriadol i Afon Salmou. Dychwelaisi’r lle hwn Mai 2G, 
ar ol bod yn absenol 32 diwrnod. t 'awsom gv» uiniaeth fawr o 
56 o wagci.i a cherbydau, a Ií2 o bersonou; eithr yn ystod yr 
holl ymdaitli ni chlywais airsarug, na sylwi ar deimlad mal- 
eisus. 

Ar y 29ain o’r mis diweddaf, fe gyrliaeddodd yr Henuriaid 

A. Smitii, J. M. Bemhisel, a T. O. Augel mewn iechyd a 
hwyl da. 

Mae llawer o w'clliadau yn eael eu gwneutlmr yn y ddinas, 
ystrydoedd, ochr- lwybrau, cloddiau, adeiladau, &c. Y mae 
rhwng tri a phedwar cant o wŷr ar y gweithiau cyhoeddus, a 
30 o weddeuau yn cludo y cerrig i mewu i’r Deml Er fod arian 
yn brin mae masnach yn fywiog, a pliob peth yn ffynu gyda y 
bobl hyn, o herwydi eu diwydrwydd a’u ffyddlondeb aduew- 
yddol. 

Ymddengys ein dinas fel pc byddai wedi eymmeryd chwyd- 
íeddiginiaetii, a chwydu allan wrthgilwyr, swyddogaeh, ac 
aiewn ffaith yr holl fudreddi ag oedd yn ein llwytho i lawr, 
Nifu y r argoelion erioed ynwell am gyuhauaf cyílawn na’r 
1 8 Pris 1 5 g. 


274 


ODGORN SH(ON 


presenol. Y mae yn awr fwy o ŷd, ac mae bwyd yn rhataeh 
nac y bu felly erioed yn y tymhor yma o’r flwyddyn. 

Mae yr Express Co"pany yn Uwyddo yn wych. Anfonais 
A. 0. Smoot ac N. V. Jones i sefydlu sefydliad parhaus yn y 
bryniau duon ; mae ganddynt 80 o wŷr gyda hwy r.t, a’m bwriad 
yw eu diwallu a digon o luniaeth i alluogi amrai gannoedd o 
bersonau i auafu yno, yn y dygwyddiad o’r íath achlysur an- 
oeheladwy a ddygwyddodd yr hydref diweddaf. Deallaf oddi- 
wrth y br. Haight, o Swydd Haiarn, fod y cuydau cotton ac 
indigo yn ymddangos yn dda ar y Rio Virgin. 

Y llythyr gerbyd, a flaenorwyd gan Little, a gyrhaeddodd 
am dri o r gloch, y 23ain, 22 diwrnod a 3 awr o Independance, 

Wrth y St. Louis Republican drwg iawn genyf ddeaii am gyn- 
llwyn lofruddiad y brawd Parley gan y dyhiryn McLean; 
aeth un dyn da arall i gynorthwyo y brodyr Joseph, Hyrum, a 
Jedidtah mewn cylch arail. Cysured a chyfnerthed Duw chwy- 
ehwi yn eich cystuddiau, frawd Orson. 

Y rhagfarn yn ein herbyn, ag sydd genych ei gyfarfod 
frodyr. nid yw arngen nag a allwn ddysg wyi, y d 'afol yn erbyn 
Crist ydyw; a gwy'byddwch yn sicr y cria y diafol bob amser 
ag y byddo y Sai;.t yn ffýddlon, 

Mi a anfon ,is aml nifer o genhadon t’r Taleithiau ag Ewrop; 
gadawgant y lle hwn Ebrill 23ain gyda llaw-geirt, ac oddiwrth 
yr lian es on diweddat yr oeddynt yn gwneuthur «well amser 
nag un cwmpeini ar yr heol, 

Frorlyr, arhosed bendithion Crist gyda chwi yn baihaus. 

Bìugham. Yoi.gc, 


SWYDDFA YR HaNESYDD, 

Dinas Liyn Ilalen Mawr, 

„ Gorphermf 1, 1857. 

Gol. y “ Millennial Star.” 

Anwyl Frawd. — Cyrhaeddodd y llythyr-gerbyd dwyreinioi 
o’r tfnòl Daleithiftu ar y 23ain ultimo yn ngo'al y brawd Eph- 
raim K. Hanks 23 diwri.oií o Iridependance, un or ymdeithiad 
au byrafyn gofnodedig, 

Cyrhaeddod ì yr lionuria'd Amaga Lyman a Charlee C. Ricb 
o San Herrari ino, y bíaenaf it chanddo lythyr gerbyd Califfor- 
nia, Meheflo 3, yr oíáf ar yr 8fed, gyda chwmpeini bychan » 


DPGORN SEION. 


275 


Saint; yn ddilynol cyrhaeddodd owmpeini bychau arall o Saa 
Bernardino, y rliai a ddygasant gyda hwynt seven stopped organ 
agyfranwyd i’r Eglwys gan y Saint A«stralaidd; yr hwn sydd 
yn cael ei osod i fyny yn y Tabernacl yn yr ochr ogleddol, gan 
j bnwd Joseph Ridges, yr hwn a’i adeiladodd yn Awstralia. 
Aeth y Llywyddion Young, Hinobai, a Wells ; a'r Henuriaid 
George A. Smith, A Lyman, ac eraill i mewn ar y Sabboth 
iliweddaf, a chly wsant y brodyr Ridges, ao Orson Pratt, Ieu , 
yn chwareu ar yr organ, am yr hyn mynegaant eu mawr 
gymmeradwyaeth. Y mae yn ychwanegiad gwerthfawr at ein 
còr. 

Mae yr Henuriad George A. Smith wedi ymweled a Swydd 
l'tah arol ei gyrhaeddi rd, a chaflfaelpohl Provo mewn iechyd a 
hwyl da; gydag argoelion rhagorol am ŷd y tymhor hwn, 
Ymbresenolodd mewn cyfarfod Ysgol Sabbothol gyda 800 o 
ysgolheigion, a phregethodd i gynnulleidfa o tua thair mil o 
Saintyn y Bowery, 

Trwy gyrhaed.Iiad y cerbyd mis Mai, deallasom am gynhyr- 
fiad y wasg gyhoeddus yn yr Unol Daleithiau, mewm perthynas 
i Utah, eu Llrwodraethwr, a’r Saint. Ni welsom ar unrhyw 
amaer blaenorol deiralad chwerw mwy cyflíredinol yn erbyn 
"Mormoniaeth” nag ar yr aniser presennol. Y Llywydd 
\oung, gan feddwl na chymmerai wenyn gweithiol amser i 
ddarilen yr hyn a ddywed y w'asg gyhoeddus am danynt hwy 
aihunan; neillduodd y Sabbath, Mehifln 14, am 8 a.m., er i 
rhai or erthyglau mwyaf flfyrnig i;ael eu darllen i’rSaintyn y 
fi'ìinas hon a’r oylehoedd, a mynodd ddau o’n darllenwyr goreu 
i r perwyl, y rhai a. ddarilenasant yn mhob yn ail o 8 hyd yn 
“gos cannl dydd, y sothach gwael ag y roddodd wasg lygredig 
y Tale'thiau Unol onedigacth iddo, Yr oedd, yn wjr, yn hynod 
bynnag, i glywed y Liywodraethwr yn cynnyg i’r fath 
crthyglnu gael eu darllen; wrth weled eu bod gan amlaf yn 
cael eu Iwnnelu at ei gymmeriad cylioeddus a dirgel, dengya 
yn modd hynag, ddim ond y cydwybodolrwydd a fedd o gy- 

w irdeby llwybr a droedi», a’r ymddyrled sydd ganddoyn y bobl 
• nrweinia, 

Mohefln löeg — Ail ddeehreuodd gweddeuati i gludo tneini at 
«wthredladau y Deml, gan fod gweithrediftdau yn ydosparth 
“0B9 wedi ymftttal dro» ychydig o ddydd'au, o h#rwydd 


276 


UDGOHN SEIOti. 


i'r Eglwys werthi amrai o’i hauifeiliaid er diîeu rhwytuedíg • 
aethau Eglwysig; eithr y Saint, wrth gael y fraint o droi i 
inewn ani.'eiliaid i gynnorthwyo i ddileu y rhwymedigaetliau 
hyn, a gyfranasant mor haelionus, fel nadaeth nemawr dyddiau 
heibio cyn fod gan yr Eglwys gynnifer o anifeiiiaid ag o’r 
blaen; ac uid oes n.-b o’r rhai a gyfranasant wedi cael e 
rhwystro yn eu busnes, nac wedi teimlo ddim yn dlotach yn 
herwydd eu liaelioni ; ac felly mae y Saint wedi arddangos i 
Dduw ac i’w weision fod ysbryd y Diwygiad yn byw yn cu 
mynwesau, ac yn dwyn ffrwyth yn eu bywydau, ac am Iiyny 
y maey Llywydd Foungyn aml yn ddiweddar wedi dywedyd 
fod y rhai hyn yn “bobl bendithiedig gan Dduw.” 

Y mae yu amser cyffredinol o iechyd, heddwch, a digonedd 
trwy y diriogaeth hon. 

Fy nglmriad i’r brawd Benson, ag holl lienuriaid fy nghyd- 
nahyddiaeth sydd gyda chwi. 

Yr eiddoch, yn ddiledrith, 

WltlGlRD WOOUIUJFF. 


AT5GOELION CAETH-EASNACHOL YN YR UNOL 
DALAETHAU. 


Diweu y Rising Sun, cylioe ldiad yn Newburg, Carolina J)de- 
heuol; mewn perthynas i arwyddion yr amserau yn yr awyr- 
gylch wladwriaethol:- ‘-Cymmylau a thywyllwch, cymmylau 
bygythiol, ty wyliwch daroganol, ymgasglu maent o gyleh ein 
mynedol gwladwriaethol. Du nos ofnadwy sydd yn ymdacriu 
dro8om. Nofiwn yn bwyllog a dystaw i weilgi o ystormydd, 
corwyutoedd ffyrnig, tywod byw, a ehwyrnbyllau hyll. Dys- 
tawrwydd dyfrifol sydd yn 'fynu — rbagfiaeniad ercliyll dym 
hestl ydyw, Clywch! ddadwrdd tnwngialaidd pell daranau 
yn torri y costeg. iiellt diflanol ddatguddiant y trymder ty- 
wyll. Trymaidd ac oeraidd yw yr awyr caddugawl. Agoshau 
y mae y dymhestl— yn ncsnes dylod mae — yn groch a mwy 
croch yr uda. Ymeflwch y» yr hwyliau — pob llaw- i’w lle. 
Dysgwylia’r De’ i bob dyn wneyd ei ddyledswydd. Iîinioes a 
dyledswydd, anrhýdedd a rhyddid yn oblygedig sydd. Yri 
gadarn b’o pob calon — diysgog boed pob gcwyn. Yr ymdreeh 


DCGORN SRION. 


•:n 

mor boethwyllt fydd a ddichon tualeisus lid ei gwneuthur. 
Safwcii yn gadarn. Clywch! pa drwst oedd hwna? Kansas 
syd.i wedi myned ! Gwrandewch ! crochfloedd fuddygol ysbryd- 
ioit yr ystorom. ;Vae Missouri’n rhoi ffordd. Mor ffyrnig y 

chwythiadau, ntor brud'daidd y llnched! Udiadau eclirydus 

iiyll floeddiau rhwygant ein clustiau. Ymosodir ar Y'irginia. 
Trymaidd, tywyl!, ofnadwy ydyw udiad'jy dymhestl! (îwyi- 
iedydd, pa beth am y nos? Dim ond tywyllwch— dim wawr 
yn torii. 

Gyhoéd'da y New ì orlc Herald fod y milẃyr a attaliwyd ar 
eaffordd, i ail gyehwyn tua Fort Leavenworth neu T.aramie yn 
barotoadol i’w taith i Utah. 

Difyna o r haî.es ant y tir fesurydo Burr, yr hwn a aníon 
trydgany Llywodraetli i gyflawççu y swydd hono yn Utah, 
íley bu yn anghyfiawn yn ei gyfrifon. Dynoethwyd ef gan 
r.tai o’r Saint ag. oeddynt ytt gweithio iddo, Dynion o fath 
Burr a Drummond sydd yn ceisio niweidio y diniwed, a 
dielii eu hanghyfiiiwnder a’u drygioni eu ltunain. 

Cydnebydd yr lîerald hofy 1 fynegiaii Mrs. Babbit tnai gan 
yrlndiaid. ac nid gan y Saint y liaddwyd ei gwr. 

Rattaas sydd o hyd yn yr ttn cyflwr cyflfrous. Mae y llyw- 
odraeth wedi • cymmeradwyo ymddygiad y Llywodraethwr 
'' alker, a’i gyfarwydtlo i weini y cyfreithiau a chadw heddwch 
iblaeny bidawg os bydil rhn . 


Niti yw y Llywodraethwr Cimntings yn sicr pa bryd y 
cyeltwyna tuag Utah. Dichon yr attelir ef etto am beth 
antser. Ymddengys nad yw y Llywodraethwr na’r milwyr yn 
J'styried y daw y gauaf ar eu gwarthaf 


Minnesota sydd yn ofnus o fygytbiadau yr Indiaid. ac yn 
cynnyddtt y mihwr. 

Dygwyddodd terfysg rheilflordd yn agos i Baltimore, yn 
nechreu Mai. Galwyd y meiwyr allan, a lladdwyd a chlwyf- 
■'. v, i amrai o’r terfysgwyr. 

Spring Freshets oeddvnt wedi gwneuthur cryn niwed mewn 
'banan o r Talaethau Dwyretniol, Canol, a Deheuol. 


ÜDGOHN 8EION. 


27 « 

Y M F tr D O. 

(O’r Star.) 

Y mae, ar droion, Saint yn ymfudo yn sengl neu yn deuluoe<M 
ar iongau gydag y .ufuüwyr n»d ydynt yn profícsu flydd yr 
Efengyl, eithr ag ydynt yn wrthwynehol iddi mewn ysbryd 
ac ymarferiad. Apelir atom gan y fath rhai o b.yd i bryd 
gan ofyn i ni f, nu cludiad iddynt o’r porthladd hwn; deallwn 
hefyd ara eraill ag ydynt yn myned ymaith heb ein hysbysu 
oll; ac mae rliai, fel yr arweinir ni i gredu, yn ymfudo o 
byrthlaidd eraill heb ymofyn ag undyn ytuhyleh y cam a 
fyddont yn myned i gymmeryd. 

Mae y Saint wedi cael eu haml gvnghori i beidio ymfudo yn 
unigol, neu yn gwmnioedd bychain. yn mhlith y Cenedloedd 
Eithr ymddengys yn angenrheiiiiol eto i dynu sylw at y pwrie 
hwn, a dymunwn 1 Fugeiliaid, Llywyddion Cynnadleddau, 
L'ywyddion Cangenau, a phob Henuriaid, i adgoffa y Saint o 
bryd i bryd o’u dyledswydd mewn pertbynas i’r mater yma. 

Annichonadwy i ni ydyw enwi yr holl fanteision sy'dd yn 
deilliaw trwy fod y Saint yn myned gyda eu gilyd neu yr 
holl anfanteision o fyned yn gwmnioedd ymraniadol; eithr 
enwn rhai o’r niw/af hynod. Mae poli cwmpeini o Saint ar 
fwrdd Uong yn cael eu hollol gorfîori er cyfiawni y dyled- 
swyddau rwynie<iig arnynt fcl Saint a chyd deithwyr, a Uyw- 
yddir hwynt gan Henuria<l profedig yn Israel, ynghyd a dau 
Gynghorydd, apwyntiedig genym ni. Gyda y trefniadau hyn 
cynnelir gwed .i yn ngwahanol d'iosbarthiadau y llong foreu a 
hwyr. Cynnelir cyfarfodydd cymdeithaáol dair neu bediir 
gwaith yr wythnos, a’r gwasanaethau cysson ar y Sul. Cedwir 
gwyliadwr'uetli gan y brodyr apwyntiedig i fod yn wylwyr, 
i rhwystro drygioni yn mlilith y rhai drwg dueddog, os by<ldy 
fatli rhai; ac i rhwystro yr hyn sydd rhy gyffredin ar longnu 
eraill, sef, ymwthiad y morwyr i lefydd na phertliynant 
iddynt. Sefydlir trefniadau hefyd o dan y eorfforiad hwn er 
dyddiol lanhad deck yr ymfudwyr — trwy yr hyn y cedwír 
iechyd ac y rhwystiir y clefyd a gyfyd oherwydd aflendid. 
Y trefniadau cogiuiaw, peth pwysig mewn cwmpeini mawr o 
ymfudwyr, ac yu nghyloh yrliwn y mae cymaint o anfoddlon 
rwydd yn bod ar bob llongau eraill, ydynt wedi eu gwneuthur 


ODGORN SEION 


279 


felaf i OSO'Î piwb yn gydgyfranogiou, ao i enill bo'ìdl'.nrwydd 
cyffredinol . 

Mor wahanol y mae yr holl bethau hyn ar longau eraill. 
Canlyniad pethau yn y dull yma ydyw— y eadbeniaid ag ydynt 
vredi cludo cwmnioedd o Saint dros y môr a ddywedant mai 
gicell ganddynt eu cludo hwy na neb eraill. Mae Cadbeniaid, 
meddygoD, a swyddo.ion eraill ar fwrdd ein llongau ni wedi 
toddi tystiolaetn ar ol dystiolaeth am rhagoroldeb ein hymfud 
Tyr ni dros bawb eraill ag y croesasant y môr gyda hwynt 
erioed. Mae cofnodwyr newyddiaduron ag ydynt wedi ym- 
wleó a chwmnioe Id o Saint ar eu cyrhaeddiad i Gaerefrog 
Newydd, Philadelphia, a Boston, wedi bod yn analluog i attal 
«a myiiegiadau o syndod a chanmoliaeth wrth y glendid, <>ysur, 
trefn, acheddwch a arddangosir yn mh ith ein hymfudwyr— 
gan dynu gwrth-ddarluniadau rhyngddynt hwy ac eraill ag 
oeddynt ffafriol iawn i’n pobl ni. 

A' longau eiaill ni fodola y fatli gorfforiad — ni chydgynnygir 
gweddiau dros heddwch, bendith, ac amddiffyniaeth yr Hwn 
sydd yn llywodraethu y gwyntoedd a’r tònau — ni weitliredir 


ffydd ynddo Ef. Nid yiv ysbryd gweddi yno. Efe yr hwna 
alwni ar ei Dduw yn Ddaniel debyg. ddwy neu dair gwaith y 
dyd'l, yno, a wawdid, a erlidid, ac a wutwerid. Eithr yr hwn 
• dyngai, a gublai, ac a draethui iaitli Il-.gredd y crochaf, a 
ystyrid y dyn “ mwyaf ” ar y bwrdd. Pa faint o fcndith Duw 
a e,lir 8 !ie ' dan y fath amgylchiadau? Pa faint o ff/dd a ellir 
ddysgwy 1 i unrhyw Sant weithredu ar y fath long? N d oes 
*isanactliau Sabbothol, dim addoli yno. Ni osodir gwyliad- 
'friacth yno. i attal ymddygiad anfoesol, neu draws ymyraeth 
y morwyr, y rhai, yn y llinell Americanaidd Ogleddol, ydynt 
jnol am en hanfoesoldeb. Mae rhan fawr o’r ymfudwyr yn 
ar orm od o gyfartaledd gyda y llongwyr. Ni wneir*unrhyw 
telniadau yn mhlitli yr ymfudwyr i gadw glendid cyffrediuol, 
»i i hyd y nod drefnu y dosparth goginiawl fel ag i roddi i 
3 Ii gyfartal freintiau, eithr wrth y coohir.g galley y oryfaf a’r 
^rwaí a gam eu rlian yn gyntaf ac yn orcu, tra mai anaml y 
fsgwylir at goginiaw i’r gwan a’rtawel. 

fhai hyn nid ydynt oud ychydig allanolawer o fanteision 
sstcrlia y Stint wrth fyned yn gwmnioedd yw y rhai hyn 
11 ,r cam .V n gyffredin ag ymfudwyr cyn y cychwynont ac 


2S0 


CDGORS' SSTON 


wedi y cyrhaeddont, ond yn fwyaf neillduol ar ol eu cyrhaedd- 
iad, lle y gwna shmpers mn» n cyflawnder, gan ddeall fod y 
bobl yn tirio mewn gwiad diyeithr, a’u bod gan amlaf yn 
anmhrofi.idol, ddefriyddío eu dyfeisiadau cyfrwys i’w twyllo, eu 
hudo, a’u hyspeilio. 

Eithr wrth ymadael a thirio mae gan y Saint y rhai hyny 
yn dysgwyl at eu busnes ag ydynt yn teimlo dyddordeb yn eu 
lleshad, ac a u cyfeiriant er eu lleshad penaf. Sylwa gofnod- 
ydd, yr hwn a ymbresenolodd ar gyrhaeddiad ein llong ddi- 
wjddaf. y“Tuscarora,” ary ffaith fod gan y Mormoniaid oruch- 
wylwyr yn aros eu cyrhaeddiad i’w cadw rhag’ÿ ‘ sharpers,’ 
siomedigaeth pa rliai wrth weled eu bwriadol ysglyfaeth yn 
myned heibio iddynt sydd yn cael ei ddangos wrth watwar eu 
proffes grefyddol. 

Tra, yn ystod y cófnod oddiar dechreuad ymfudiad y Saint 
hyd yn awr, mae llawer o anhapion, llong-ddrylliadau. a llawer 
o golli bywyd wedi eymeryd lle ar longau eraill, mae vr Argi- 
wydd wedi arddel ei bobl rnor belled ag i’w cadw yn hollol rhae 
nn o’r galanastra hyn; ystyriaeth o’r hyn sydd annogaeth 
arall i’r Saint fyned adret' yn y ffordd hono a bwyntiodd EFE 
allan, yn arddele lig, a bendithiedig. Yn ngwyneb yr liollrhai 
iiyn. a materion pwysig eraill, cynghorwn y Saintetto i be’dio 
ag ymfudaw gydag unrhyw longau ond a iogir genym ni, y 
rhai ni chludant ond ein hymfudwyr ni. Bydded i’r rhai a 
deimlant eu htinain yn y fath ddirfawr frys i fyned ymaith, fel ' 
7 meddyliant ,nad aüant aros am ein liong nesaf, ymholi eu . 
hunain os ydyw yr Arglwydd yn gofyn iddynt fod mor frysiog, 
a pha un a allont ymddibynu ar ei fendith í’w dilyn tra yr el- j 
ont aüan o’riawn gyfrwng, a darostwng en hunain i gynniícr 
o ddrygau a phrofedigaetii.au.. Os meddyliant o liyd fod yn ■ 
rhaid iddynt fyned, yragynghorant â’u Bugail neu eu Llywydd j 
ar y pwnc, gan hysbysu iddo ef eu hamgyichiadau, a dilyn ei 
gynghor. Wrth bawb o’r fath ag vr ystyrir felly yn angen- j 
rheidiol i’w mliudo, rnae genym i ddywedyd y gallwn ni 
ymdrefnu yma ain eu eludiad yn weil nag y galiant hwy 
wneuthur trwy un tŷ Lerpwll arall, ac os cyf’athracliant â ni 
frwy eu Liywydd, nyni a siçrhawu gîudiad iddynt 

Yr ydyrn ni yn cadw cyfres o enwau yr holi Saint ag ydynt : 
yn gadael Ynysoedd Prydain o fewn ein gwybodaetii, a dymun 


l\D GOIiN ÍEION 


281 

wngael enwau pawb. Ni diiylai neb g an iiyny yrnfadaw trwy 
lmfforddhebein hysbysuni o diiyddiad eu inynediad, gydapha 
eiig, «C o ba bort iladd. A.c eto dywedwn, ni ddylai un ýmf'iid- 
awyuamgen na thrwy gyfrwng cyson ymfudiad y Saint heb 
gynghor neu gymc- adwyaeth í.lywydd ei Gynnadledd 
Fuanfonìr llong mor gynted ag y eaffom' nifer ddigonol o 
apeliadau. Bydded i’r rhai a ddymunant vmludaw ahfon eu 
henwau a’u blaen daliadau mcr gynted ag v bo niodd Ni 
ddylai y rhai ag sydti gauddynt y niodd i ymfudaw oedi i’w 
fŵiifon h.vd om fyddontyn gwyböd fod genyui long wrtb law 
eithr dylent anfön, o Jeiaf. eu henwau a’u hoedranau iror 
gynted ag y gwybuant eu bod yn alluotr i ymfndaw. l'e dvg 
wyddaì amgylcliiadau eu battal riiag myneil, a gofyn dydl- 
aeiiad o’u blaendal— gallant ei gael unrbyw amser wrth ysgrií' 
lènu atom ni Wrtli logi llong arwlfnir ni unn nitc-r vr 
appeliadau ai ein llyfrau. Ni aliwn ddẁeyd yn gywir pa hrýd 
jr hwylia llong hyd oni logir un. neu y bvdòo niter ilmbnöl o 
appeliadau i'n gwarantu niewn llogi iin. ‘ Danfonwn ein rhag- 
iwiiiadau mor gynted ag y gwneir y llogiad. yr hyn svdd yn 
gyftredin tuatbair wythnos cyn liwyliö y liong, iiyry livnv i 
biihim amser digonol i wneyd eu tn-faiadau. " 

ban fod amryw bieidiau yu gorfod. yu croes i'w dymuniadau 
euhunHic, i ymfudò gycia ilongau eraill, t wy fod eu cyfeiííion 
yn y raleithiau CJnoi yn ymdrefnu yvda thai eraill áni eu 
duiiad, cynghorwn bawb ag -ydd g'aiuid rt gyfeîllion yn y 
taleitlr.au ar ba rhai y dibynant i anfon ain danynt, i ofyn 
n < ynt wneuthur fel.y trwy swyddfa y Mormon yn N’ghaerefrog 
Sewyilil Fe dderbynia yr Henuriad Applebỳ arîar cludiad 
ar gyfrif pleidiau i ymfudo o’r wlad hon, a’i hyfforddiadau ef 
yneu Hafr :l gairTsylw lîioed. 


ÜDGORN SEION, 


i) ŵanu 


f)l’DD SADWRN, aWST 29, 1857. 

^VFAnwvi)i/iAi) A tj. — Dyry y L.lywydd Orsc.n Pratt yr by- 
wddiau pwy8îg canlynol yn nyliyich 
Dböwm,— Wrth edrych cyfrifon arianol amryw Gynnad- 
' u ani y r banner bìwyddyn fynedol, sylwn nad oes nem- 
" r 'hefn, ac yn amiwg doiffyg mawr o gynnildeb a phwyll 
1 w< fdangosedig yn nhreuliad arian ydegwm; a blinir ni 



28î 


BDGORN SRIOW 


wrtli 'ldeall fod yn a ml wg, mewn gormod o enghreifftiau, gwas 
traff dihris a chamddeínydd o hono wedi bod. Drwg yw hwn 
sydd rhaid ei gywiro, nen ni chyrhaeddir yr amcan i’r hwn y 
sefydlwyd y degwm. 

Bwriedir degwm er adeiladiad y Deml. ac er lledaeniad yr 
Efengyl, ac nid er hunan-les personau. 

Mae symiau mawrion ynawr yn ddyledus oddiwrth amrai o r 
Cynnadleddau at gyfrifon y Deml a’r Drysorfa Ymfudol bar 
haus, y rhai a ddylasent fod wedi cael eu talu er’s hir amser, 
Alae rhanau mawr o r symiau hyn wedi cael eu llyneu i fyny 
yn nhreuliadau gwastraffus ‘Tai Cynnadleddol,' ‘Henuriaid 
Ymweliadol. a 'Chynnorthwy i’r Tlodion,’ ac, fel ein hysbysir, 
mewn rhai enghreifftiau, yn ymfudiad rhai personau o’r wlad 
■hon i’r America. 

\ r ydym, eisioes, mewn rhifyn blaenorol, wedi ga'w sylw 
Bugeiliaid a Llywyddion at y pwnc o Dai Cynnadleddol, ac 
wedi cyfarwyddo iddynt beidio cael bodoli ond mor lleied ag 
sydd yn bosibl. 

Ystyriwn yn ddoethineb, liefyd, i ryw raddau, i gyfyngu 
treulia lau henuriaid ymweliadol. ac fod pawb o’r hënuriaid 
hyny ag sydd a macsydd llafur neillduol wedi cael eu pennodu 
iddynt. megis Bugeiliaid, Llywyddion. ac Henuriaid Teithiol 
i dalu eu treuliadau eu hiinain, pa bryd bynnag y gadawont 
eu maesydd Uafur, ac yr ymwelont a llefydd eraill, yr un fath 
* phe byddent yn tcithio gartref, gyda rhai eithriadau, y rhai 
syild wedi. ac a gant eu hysbysu i Fugeiliaid a Llywyddion fel 
y gofj no yr aclilysur. Meddyliwn y lleiha hyn lawer ar yr 
«nghraiflt hon o gost. a symuda, feallai uncymhelliad iamledd 
y fath ymweliadau. 

Dylai Bugeiliaid a Llywyddion fod yn neillduol ofalus na 
thwyllir hwynt gau bersonau a yraunant â’r Eglwyg, fwy er 
mwyn cael cynnortliwy bydol nac ogariadpurat y gwirioned l, 
fel y mae wedi dygwyd i mcwn rhai enghreifftiau. 

Ni roddasom nierioed yrhawl neu yr awdurdod i ddefnyddio 
neu í orchymy'u y defnyddiad oddegwm neu drysoifa Eglwysig 
arall er mudiad unrhyw berson o’r wlad hon. 

Niil oes ga» uri person hawl i orchymyn neu gyfeirio de f - 
yddiai.arian y degwm yn y génadiaeth Ewropaidd, oddieithr 


CDGOÄN SEION 


283 


Llywydd y genadiaeth hono, ddim ond fel y caffont yr hawl 
teu yr awdurdod oddiwrtlio ef. Awdurdodir Bugeiliaid a 
Llyuryddion i dalu rhai treu'.iadau angenrlieidiol ac anochelad- 
»y, megis rentydd capeli, eoleuui, &c., yn yr hyn oll, ddylid 
defnyddio y cynniídeb manylaf, a chadw gwyliadwriaeth ofalus 
dros y costau hyn, fel nad ymlusgo gwastraff hepgorol i mewn 
mewn trefn i sicrhau cyrhaeddiad yr amcan hwn yn fwy eff- 
eithio!, gofynwn i'r Cifrifon Arianol gael eu hanfon i ni o 
hyn allan yn Chwarterol, ar y cyntaf o Ionawr, Ebrill, Gorphen- 
af, Hydref, a Rhagfyr. 

Wrthdrafod y drysorfa hon dylid cadw mewn cofohyd ma 
de«wm ydy w , a boii yr Arglwydd «edi gorchymyn iddo gael 
eidalu i mewn i’w Drysorfa Ef, er hwyluso ei waith, a bod pwy 
bynnag a’i gwastraffb neu ei droi o’i iaw i le yn ei yspeilio EF.” 

Ni ychwanegwn ar, esbonio, na gwneuttmr sylwadan ar yr 
nchod o eiddo em I.lywydd; eithr llyma y ddysgeidiaeth tel y 
mae yn y Stór. Bhay y bydd ychwaneg ogamsynied, dywedwn 
yngydsyniol ag hyfforddiadau y Llywydd Bratttrwy lythyr i 
ei, nad ocs i un degwm-daliehydd, o hyn allan, gael un llvfr 
süanordegwm ; eithr fod y llyfrau i gael eu prynu, 

faerddymunwn ar Lywyddion ddeall pob iot o’r cyfarwydd- 
iadan uchod, a defnyddio y d< ethineb mwyaf. o dan ddylanwai! 
Jf Ysbryii Santaidd, i’w cario i weithrediad yn fuan ac effeitli- 
ìol-i’r t ! ythyren 

Ar adcclireu y gyfrol bresennol o’r Udgorn, rhnddasom y 
riy ddid iddynterchi y nifer a ofynid o hono, fel na feichid y 
jnnadleddau; ar yr un pryd, am iddynt annog pawb i’w 
lerbyn^ fel n.id esgeulusid un lle a . y gallai fyned iddo 
J iar hyny mae y Diwygiad ac ymfudiadau wedi gwneuthur 
* a1 ^’ an ’ h >’ n y, dymunwn i chwi etto i ddefnyddio eich dy- 
ä!1 ''ad i gaei gan bawb a alloch i’w dderbyn, er rnwyn eu bun- 
ss, ac nid o herwydd fod gronyn o wahaniaeth genym ni 
?. a golwg elwol, eithr fei v meithriner ysbrvd Seion yn 

eamynwesau. 

Bjdd e ,] j r r j )a j a ofynant gyfnewidiad yn rliifedi ▼ sypyn 
ni aU 811 011 elrc ^’ au new yddion o bellaf erbyn y r ail o Fedi, neu 
C’oJ n ^ awnu > r e ' re hi;i.(lau hyd oni ddelo Rhifyn 20 allan. 

®r na fydd yn ddichonad wy i ganiatau i bersonau gae; 


28 + 


enGORN SRION 


on llyfrau ar goel, ac os bydrì is-cldospartliwyr yn dewis rlioddi 
coel hvd ddydd y tal, &c„ ar eu cyfrifoldeb eu hunain y bydd. 
Nyni a alwn Lywyddion Cynnadleddau i gyfrif pan fyddo y 
tal yn llai nagwerth y llyfrau, a gal'ant hwythau ymholi yn 
mhellach 

Mae y tal am gyfres newydd traethodau í’ratt i ddyfod allan 
o’r degwm. Dywedwn ychwaneg am hyn etto. 

O herwydd aml achwyniadau o rhai parthau “nad yw yr 
Udyorn yn cyrhaedd yn brydlon.” cyntiygiwn wncuthur eym- 
tnwynas a’r dosparthwyr, h y„ os 'ianfonant ddigón o stamps i 
ni, nyni a gyfeirtwn eu llyfrau otldiyma gydti y post i’r holl 
gangenau, yn oi y cyfeiriadau a ysgrifenant. Cludir naw neu 
ddegeopi o'r Udgorn am geiniog 

Y D :ysokf v Ymfiîlioi. Bürsosol n k ii GErNiOGOL.— Dywed y 
Llywyd.l Pratt mal y canivn: — 

■ Mae caniridealitwriaeth ntawr wedi bodoli g’.da rhai mewn 
perthynas i’r drysorfahon. Ymddangosant eu bod wedi ei hys- 
tvried i fod yn gydradd gyia, ac yn agored i gael ei defnyddío 
megts trys rfeydd eglwysig neu ddegymol. Mae eraill fel y 
deallwn wedi ei defnyddio neu ei uwastraffu, gan t’wriadu ei 
hadosod allan o’r degwm. Mae hyny yn anghywir. Nid oes 
’aii unrhyw herson un ltawl i ddefn vt|<lio un geiniog o’r drysor- 
f.i hon at unrltyw ddyhen na than itnrhyw amgylchiadau yn y 
byd Y mae yn drysorfa hersonol, weili ei ehreu at ddyben 
penodol. ae er lleshad y cyfranwyr, ae wedi ei thalu drosodd 
«anddynt nwy i drysorwyr, neu oruchwylwyr, o’u dewisiad eu 
hunain, ag a ellid ei mynu yn oi unrhyw amser. 

Ni chynghorasom, ac ni chyitghorwn yn benriant nac yn a w- 
grymiadol, neu odrlef defnyddiari yr arian hyn, mewn unrhyw 
ddull modii bynnug; ac os ydyw y trysorfeydd hyn yn cael eu 
defnyddio, ni ellireu gwneyd i fyny a'lan o’r degwm. 

Yn gymmaint ag na chynghorasom y Saint erioed trwy y 
Stor mewn perthynas i’r mater yma aiymunwn fod dealltwriateli 
hcnno'iol na fydd i’r Swyddfa bon na'r degwm gael eu dal yn 
gyfrifol ant unrltyw ddiffygia lau o eiddo y goruchwylwyr neu 
y trysorwyr ltyn. Bydd y Swyddfa hon yn gyfrifol am yr oll 
aosodiryma, a hyny yn unig. Itliaid i'r bobl eu hunain gy- 


UDGwRN SEION 


285 


laeryí^ pob cyfrifoldeb a sefyll pob colledion a allont gyfoÄí 
o dòiofalwch neu anonestrwydd eu trysorwyr, 

Etto, cymhellir ni i ddweyd fod yr egwyddor yn un dda, 
apheei dygid i weithrediad yn gyflawn, terfynai mewn Jln wer 

0 ddaioni ír rhai sydd yn yinwneyd a hi. Ond y niae y Saint 
wedi cael eu cam drin a'u hysbeiìio mor aml gan ddynion 
ŵgffyddor a bẃriadol, trwy amrywiol gynllwynau, megys tra- 
fodaethy “Joint Stock,” ac eraill, fel yr ydym yn ofnus y 
áichon iddynt gael eu hysbeilio etto trwy weithrediad y dn.s- 
wfa hon, gan rhai o’n goruchwylwyr, oddieithr i’r rliagòl.d 
ffiiryaf gael ei ddefnyddio mewn niynu cadwraetli ddyogel a 
tlirosglẁyddiad ffyddlon yr arian. 

Oddieithr fod y Saint yn teiinlo yn hollol ddiogel i osod t u 
ffiàn gyfraniadau yn nwylaw eu goruchwylwyr eu liunaiu, 
Mdfi yn llawer gwell iddynt i’w cadw yn eu dwylaw eu lnm 
ẃ); ac wedi hyriy, os arinòèth wastreffir y trysorfeydd hyu, 
aiallant feio neb ond eu hunain. Dyrpunwn fod dealltWrinetli 
ígliiriiad ydym yn cynghori un o fewn y genàtliaeth Frytan- 
aidd i osod cí Drysorfa Ymfudol feelian gydag unrliyw bcrson 
ofcirn y tir, heb gyfiawn a digonol sicrẃydd o’i ddiogelwcii 

1 iiiäii yn weddus ac yn iawn i bob jierson sydd a’r amheuneth 
leiaf \ n ngliylcli cadwraeth ddiogel ei drysorfa yn nwylaw 
goruchwyliwr, idd ei chadw ei hun, !ivd oni phentyro £1, yna 
-C bydii yn teimlo, gall ei throsglwyddo yii uniongyrchol i’r 
Swj ddfa hon, ac fe ddycnwelir dangoseg o’r swm iddo 

lcallai y dywed rhai o'r Saint, os ymgymmerrant i gadw y 
jsorfayn eu moddiant eu hunain, y byddant yn o debyg o'i 
8»astraffu ymaith. tVrth y fath rhai atebem, os nad oes 
dyrit ddigon o sefydlawgrwydd i gadwTrysorfa o gymmaint 
*') s , y inae yn lled debyg nad oes ganddynt ddigon o sefyd- 
"grwydd i gadw y fíydd yn yr aclilysur o fod eu goruehwyl- 
•' r yn gwastraffu y Drysorf’a. Tybiwch y troai rhai o’ch 
.wiic wylwyr yn ddynion anghyíìawri, pa /òdd yr ad-ddiweJlir 
ani colledion ? Oni pJirofid chwj? Oni chondenniiech 
^ 1 h liunain am feddu mwy o ymddiried mewn goruch 
tnghytrifol nag yn eich seíydlaw grwydd eich hunain? 
D r f 111 wec ^ r newydd ddeall fod ngeiniau o buunoedd o’r 
^ .-ora lion wedi cael eu defnyddio, eisioes yn anghyfiawn, 
töaylech chwi elrych ar ol pethau o’r fath hyn? .Neu 


CDöORN 8EI0N 


28« 

orwedd» ch chwi lawr i gysgu a gadael i’eh goruchwylwyr eich 
hunain eich hocedu allau o'ch ennill caled? Da ddywed yr 
Iachawdwr, fod “plant y byd hwn yn ddoethach yn eu cenedl- 
aeth na phlar.t y goleuni.” Dylai plant y golcuni fod yn 
ddoethach yn mhob peth na’r byd; eithr ymddengys fod y 
Saint yn aml yn rhy ddibrÌ9 yn eu gorchwyliòn busr.esol. 
Oherwydd eu bod hwy eu hunain yn onest, tybiant fod pawb a 
gariant yr enw Saint yn onest hefyd; raae hyn yn mhel! o fod 
feily. Am hvny ni ddylech ymddyried eich trysorfeydd, ond 
lley byddo genych ymddyried hollol. Yn hytrach na chael 
eich hysbeilio o’r ychydig fodd a gasglasoch raor llafurus, 
gwell fyddai i chwi ddarfod a’r holl oruchwylwyr a appwynt- i 
iasoch mewn cyssylltiad a’r Drysorfa hon, a ddim ond gosod 
âich symiau yn y Swyddfa hon. 


CEN\nYDD — Mae yr Henuriad Wm. Jenkins wedi hwylia o 
Gaerefrog Newydd er’s yn agos i fls yn ol. 


Y"Byd ryfelawg a’r Wasg ydynt o hyd yn parhau yn e« 
llwybr goriwaered. Yr arlwyadau mwyaf danteitbiol ar fwrdd 
«ewyddiaduron ein dydd ydynt hanesion am dywallt gwaed, 
Dadrata, a phob drwg a phoen. Eichyll lofruddiaethau Ew- 
ropiaid gan yr Hindwaid cynhyrflyd, a chyffelyb ddial ar y 
gwrthryfelwyr yn ol; bygythiad y KafBriaid i ymgodi mown 
gwrtliryfel. Persia sydd heb hollol gyflawni y cytundeb hedd- 
ychol; Ghina yn dal yn gyndyn o hyd, a Llywodraeth Lloegr 
a chynnifer o heirn yn y tân, fel y mao yn o debyg y cy)l rhai 
o honynt, a llosgi ei bysedd yn y fargain. 

Adref yn ein yml— yn ‘ngardd Crístianogaeth’ cawn louáid 
colofnau o hanes putteindra, tylodi, celwydd, twyll, brad, 
hoced, Iladrad, ymladdiau, llofruddiaetb, hunan-Jaddiaeth, ba- 
ban laddiaeth, a phob ’iaeth’ ddrwg arall oddieithr Morraoniaoth 
Mae cwpan Babel yn prymr lanw, 

Yn mhl’th y Iluniau hyileralll rlmid í olygyddion osod mg 
eulun Mormoniaeth, neu ni fydd y grandshow yn Hawri. 

Hyd yr wythnos ddiweddaf nt aiiom goolio fod Golygyddion 
Cymreig raor gibddall yn eu sel wrthforraonaicld ag l osod y 


UDGOKH SBION 


287 

eelwydd«u liaerllug, ac hunan wrthbrofiadol a hor,ir eu bod 
oll wedi dyfod oddiwrth un John Davies. Ni chynnygiem eu 
gwrthbrofi er mwyn argyhoeddi neb gynwyrol; eithr daliwn 
drwynau y sravengers golygyddol am ennyd wrth y baw 
drewllyd a grafasart mor llafurus ac ewyllysgar er dwb o eu 
glanach. 

Y John Davies ijywede<ìig ydoedd fab y brawd David Davies, 
gynto Newton. Morganwg, yr hwn, gyda ei deuln, a ymfudodd 
>n Ebriil, 1856. Bu efe farw» ar y fFordd, ac aeth ei weddw a’ì 
blsnt yn mlaen, a chyrhaeddasant i’r Dyffryn yn yr hydref,. 

Dychwe’odd J. Davies i'r Talaethau — cychwynodd tuag yn 
olEbr ll 17, a chyrliaeddodd yn Mehefin 13. Daeth y cenadon 
agydyntymayn awr o’r Dyffryn ddiwrnodau ar ei ol ef, 
Tystiant hwy bod y Saint heb droi yn JlacJcs pan gadawsant 
bwy.adynion gwynion ydynt hwy eu hunain! Dywedant 
liefyd mai cyfreithiau a swyddogion cyrameradwyol ac anton* 
eilig y Cemgress sydd yn llywodraethu yno, ac na chlywsant son 
am yrellylldraa noda ein gwron. Yn y cannoedd llythyron a 
ddanfonir i Gymru, gan Gymry, ni cbawn engliraifft o’r fath. 
Mae ugeiniau wedi yinddangog trwy yr Udgorn, eithr ni wnant 
)’ tro i wyr yr amryfysedd cadarn. 

Er ini fod yn NyffYyn y Llyn Halen ein hunan, a bod ein 
hanwyl rieulu yno, ni ddaethym i wybod am y muriau, y pyrth 
c )fyng, na’r ffosydd oddianigylch Dinas I.lyn Halen cyn dar* 
llenyrhanes 'dyddorol’ yma, fel ei gelwir gan yr Htrald Çym- 
,8e 7, vr hwn sydd yn Uyfu ei weflau ar ol y burgyn. 

Rhoddwn ein menyg ar ein dwylaw tra y daliwn specimen 
wrtli drwyn Dr. ‘Herald,’ a gofynwn y cwestiynau canlynol 
iddo ; — 

!• Pa fodd y gallasai dynion ymadael, ar draed, o’r Dyff- 
r )’ n i yn mig Rhagfyr, pan yr oodd eira yn gorchuddio y Myn* 
yddau a r Gwastadedd anial am gannoedd o fllltiroedd o ffordd ? 

^ * ba ddyben y newidiai y benywod a’r gwrywod eu 
dillad a’ u gilynd? 

Ijb Paham oedd y gwrywod mor flolarhoddi y tipyn Hnn 
‘ ‘G’d i’r benywod, a by w y ri hollol ar y llaeth ; onid doetli 
Ẅ fuasal iddynt rhanu y Ihmiaeth, godro y benywod a rhan« 

J httb? p a hoth ddaeth o’r babanod? Awgrymwn y eynllu» 


il 


I 




'(i 


rà 


; . . 




11 

ii 




Í1,i ijj 

I 


288 


UDftoRN’ SEION 


caiilynol, h. y., foä i Olygydd doeth yr ‘I-Ierald’ brynu waxu:ork 
exhibition y Grecian Daìighier , ac ychwauegu y group rhyfedd 
yma; cauys meddyliwn y gwnelai waA showman uèu chenp Jack 
na golygydd newyddiadur. 

IV. Pa ìe y cafod.1 yr hogyn tlawd fodd i brvuu ‘chwe 
refolfyr acunriflef Pa futíi botasau oedd gauddo i gynnwys 
dau refolfyr, a'i alìuogi yntau i fod mor ystwyth? Pa fodd y 
gailo ìd ei gyfeilíiou Lecliwraidd ddianc ar draed rhag gwŷr 
marchog? i’a goe 1 óeddyiic? Ni wyddom ni aru danynt. 
Syndod íod tri dyn arfog yn inethu a lladd un. Syndod mwy 
fod un o r tri , ar ol cael J. î avies i’r llawr, yn ddim ond torri 
ei fel t á Ẁyllel:, a chynimeryd pedwar refolfyr, yn ile torri ei 
wd If a • ymmeryd y cy fan ! 

Awgrymwn i’r cyfieithad yn yr ‘Herald Cymraeg’ gael c 
gyd.maru a r gwreiddio! yn yr Herald Seisnig a gyhoeddwyd 
yn Abertawy, er's tua tliair wytlinos yn ,1. 

V. Yn mha le arall y ceir hanes íod cwmpeiui Mrs. Babbít 
wedi curo.mil oryfelwyr Ind aidd? VI il ü 

VI. i’a lc y cafodd yr un tlawd y öOO doler i’w gadael i’w 
famf Os cafodd hwynt. pa rhyfedd fod ymlid ar ei ol? 

Ilogyn ífalst ydoedd o, onide Meistr Ileraid? Ond, er hyuy, 

ni fedrai gystal seisnig ag sydd yn y Ifug cliwedl ‘ddyddoroi’ 
yma. 


Y Brawd Jobn Bowen. — Er fod yn clda gan ein ealon i ijlywed 
oddiwrtbyeb eich bod wedi ytnadnewyddu gyda gwaitli yr Ar 
glwydd, a bud y fath lythyr rhagorol wedi dyfod oddiwrth eicli 
brawd, o’. Dytfryn, etto, ni theimlwn ei fod yn ddigon rbydd o 
bersonoliaeth i ymddangos o aen y cy oedd. Gallwn ddifynu 
yn heaeth o lionu. Yr Holialluog a’eli nerth > i gyfiawnu 
eich haddewid. 


C Y N W Y S I A 0. 


NcHj.ldioii o’r Djffiyn 283 

” o'r Unol Dalaetbau 27C 

Ymfinío 278 


Golygyildiacth — (leiinin — Yr * U’-g in’ — Trjsoila Ceiniogoi — 

C iiadydd-Y Byd, a’r Wasg— Yr'Herald Cymraeg' 481 

AIÎÜIiA FFWYLI A CHYHUEOUW jro OAN I>. UANlIäl.S, ABEllTA" 1 '. 


UBGÖRN SEION 

* 80 

^eren j> &aúu. 


Rhii?. 19.] MEDI 12, 1857. 


sefydliad y saint yn nebrasra. 


CoFi!» i’u linrllenwyr ein mynegiad, beth amser yn ol, o ben- 
'iertyniad Llywyddiaeth yr Eglwys a’r Saint yn y Taiaeth- 
i “ ünol i wneuthur setydliadau newyddion ar hydy Gwastad- 
«Heangac anial sydd yn gorwedd rhwng y Talaethau ag 
Ctah. \ r oedd y rhai oyntaf i ddeehreu yn Nhiriogáethau 
Iwnsas a Nebraska, yn y gorllewin pell, a’r nnsaf yn mhellach 
,n tulaen, morgyíîymag yr ymsefydlai yr ymfudwyrynddynt. 
'iryr un pryd yr oedd Utah yn estyn ei chortynau tua’r 
«yrain. hyd onid yw yr anial daith eisîoes gannoedd o fllltir- 

wW yn fyrach. J)yry y llythyr canlynol hanes sefydiíad y 
Haint yn — 

Dtnas Genoa , Suiydd Munroe, 

Tiriogaeth Nebrasía, Gor 1, 1857. 
Ij ° l - Y MoanoN — Mygedawg Syr — Yn unol ag hyííbrddiadau 
' ^f w yddiou J. Tayior ac E. Snow, (ac arn fy mod yn flan- 
- 6 )'id y Genadiaeth Nebrasfcaidd,) ysgrifenaf i chwi ein helynt 
an Hwyddiant 

1 )ehwynasom tuag yma, o Florence, Mai 1 l,a chyrhaeddasom 
ar } mdaith ealed am 5 diwrnod. Yr oedd y borta, yn herwydd 
tweddarwcli y tymhor, yn dlawd ni welid glaswelltyn braidd 
J býs,- er hyny fe gyrhaeddodd pawb yn ddyogel, a dech- 
'eiasant aredig. 

Ji'ydig iawn o Wenith sydd genym; eitiir bwriadwn hau yn 
*** - vr i'ydref. Ein ffarm sydd yn gorwedd i’r deau a’r 
19 Pris llg. 


290 


SOOSS B210S 


dwyraiu ddeau i’r ddiaas. Cynawysa taa 750 erw, yn derfyn- 
e ig ar y deaa gaa yr Afon Beaver, deau ddwyreiuiol gan 
y Lonp Fork, a gogíedd a gorllewia gan glawdd tywarch. Y 
flarm sydd benaf yn cael ei dal gan gwmuioedd Florence a St. 
Louis: nid yw cwmpeini Altou yn gynnwysedig yn yr uchod, 
ond maeutyn ymsefydledig 14 milldir yu ogleddol, mewuplyg- 
iad i’r afon Beaver, yn cvnnwys 800 erw. 

T'.in cnydau ydynt o’r natur mwyaf addawol; liaidd, pytato, 
gwenith yr hydd, a llysieu gerddi ydynt yn ymddangos yn 
wych, ac os dianga ein haidd rhag y rewogydd cynuar ag ydyut 
yn dueddol neillduol i’r lledred yma, ba.ua rliai o’n amça.uwyr 
goreu y bydd y cynnyrch o ýd o 50 i 70 bwsliel yr erw. 

Mae genym ein mehn lifo mewn gweithrediad, a dysgwyliwn 
y cawn allan yn y tymhor hwn ddigon o goed i’n cynnorthwyo 
osod tai fyny yn ddigonol i angheuion y boblogaeth bresennol 
Mae genym felin ac odyn briddfeini mewn llawn waith, a dys- 
gwyliwn fod yn alluog yn fuan oddiwrth y fath gynnorthwy- 
adau a melinau-llifo, odynau pridd-feini, a dwylaw ewyllysgar, 
i adeiladn dinas na fydd un gradd ar ol uurhy w ddinas arall yu 
Nebrasha. 

Mae dinas Geuoa tua 102 milltir o Florence, yn cynwys tua 
400 erw, 10 erw mewn ploc, o gauol hyd gauol heolydd, 8 lot 
mewn ploc, 18 yslath mewn hyd, 9 yslath o led; yr ystrydoedd 
ydynt yn croesi eu gilydd yn gywir onglog, 4 yslalh o led. 
Mae yn sefyll ar ucheldir ysblenydd yn agos i’r blutfs ar y 
gogledd, yn disgyn yn raddol i’r dwyrain, deau, a gorllewiu. 
Gan fod y tir ychydig yn uchaf yn y canol, wrth sefyll ar y 
pelryal eyhoodd (public s quare), cewch olygfa liardd i’r owyrain 
ryw 20ain miiltir. Yn yr olygfa ddeheuol ymddengys Luup 
Fork (afon) gyda oi thy wod dwmpathau byth symudadwy, a’i 
rbediad igam-ogam, yu fiith gan yuysoedd o goed cotwn, Box 
Elder, Helyg, a pheth Cedrwydd; yn mhellach fyth yn y pell- 
der gwelwch y. bluffs yu ymgodi, y trum gwahaniaethol rhwug 
yr afonydd LoupFork a’r Platte Fawr. Egniwcli eich golwg 
ychydig yn fwy, ymddengys llinell ddu-las, dyna y Bluffs. 1 
trwnt i’r Platte, ryw 30aiu inilltir, deau-orllewinol, alltydd o 
goed, y Loup Bluös, a môr o las wellt gyfarfyddant eich llygad. 
A bob troad gorllewinol, bluífs mewn ardderchawgrwydd 
mawreddog, yn döedig gan adfeiliau cynoesol, yn ein egiur hys 


UDGORN 6EIO» 


291 


bysu, heb un cyfleithad, fod eu trigianwyr yn dèall y celfydd- 
ydau; eauys yr ydym ni wedi cael enghreifftiau o bethau copr 
a phridd, yr hyn sydd yn liuìc arail yn y gadwyn fawr o dyst- 
iolaeth am awdwriaetn Llyfr Mormou. 

Rhoddaf i chwi yn awr fynegiad. cyfrifladol o honom.-Ein 
niferyw 97 o wýr, 25 o fenywod, 40 o blant, 42 iau o ychain, 
20 buwch, 6 ceffyl. a ry w ddau ddwsin o gywion, 20 mochyn,' 

2 gath, a digon o gŵni. 

Dysgwyliwn ddigon o sport yn yr hydref, canys amgylchynir 
ni gan bob inath o game. Mae ein ffrydiau yn frith o bysgod 
gwych, a gobeithiwn yn fuan i gael amser a thueddiad i ym- 
fwynhau. 

Yr Eiddoch, & c., 

Henrv J. Hcdson. 

[Moi adderchog wrthdarawiadol i ddrygioni, twyll, gormes, a 
thrueni u gwae hen Eabilon ydyw rhinwedd, diwydrwydd, 
rhyddid a mwynhad y Saint yn ngwlad addawedig Joseph! 
Draw mae gwlad ëang— digon o le i bob teulu i godl eu llun 
iaeth allan o’r ddaear— gwlad iachus, hardd, a dymunoi ; pobl 
thydd, rhyddid crefyddol, iawndcrau gwladwriaethol yn gyff- 
rcdinol. fSTid oes un teyrn gormesol, trethi trwm, cyflogau ise!,. 
tneistii ceüd, caled waith afresymol,. na’r mil ac un achwyo - 
iaH u eraill a gl« wn yina. 

Yma, yn ‘ngwlad y goleuni efengylaidd.’ cawn drefydd gor- 
boblogedig dynion heb waith, tylodi, truenusrwydd, lladrad ac 
loeod o bob math, gwasgu y tlawd, diystyru y " eddw a’r am- 
ifaid, tafarndai, carciiardai, gwallgofdai, a phutteiudai yn 
orlawn o drigianwyr. Wele rhyfel yn ymdorri allan, y gwr- 
') w od yncael eu hysgubo ymaith; yr haint a’r newynyn dyfod 
1 ^neyri eu rlian alanas hwytliau, tramae aflendid, putteiudra, 

3 ^' e íydau dilynol y genedlaetli lion yn cynnorthwyo i waghau 
f (l uear, ae na adawer ond yohydig ddýnion, fel y cyffawner 
gäir yr Arglwydd. 

Protcstaniaeth a’i uuwreigiaeth a’i phutteindra canlynol: 
^ f^iaeth a’i athrawiaeth am fywyd gweddw, ymddidoiiad, 

’ ar C!iH 'yniad naturioi i rwystro amcan y gorchymyn mawr 
c yntaf ; a llwbr goriwaered cymdeithas— liyn oll a ddengys fod 
cw pan hen Babel yn prysur lanw. 
r gwrtbwyneb i hyn wele waredigion yr Arglwydd yn ilectiu 



29ä 


0D»OB5 8EIOW 


ara ychydig ennyd yn ystafelloedd y gorllewin pell, tra yr elo 
y liid lieibio, ac ar yr un pryd yn ffrwytho ac aralhau,allanw y 
lle ag hiliogaeth gref, iachus, a dihalog; yna yu myned allan ac 
yn meddiannu y wlad, gan gynnyddu fei lloi pasgedig, yn unoi 
a rhagddywediad yr hen brophwyd. Trefn yr hen Batriarchiaid 
duwiol sydd yn eu plith, a bendithion yr hen Dad Abraham yn 
eu dilyn, yn ol addewid y Testameut Newydd. 

Yn mha ystod o amser y pobloga un teulu ddinas, a’r wíad 
amgylchynol? Dywedwn fod gan ben teulu nmryw wragedd. 
a’i fod yn cadw rcolau roddedig y Crewr mawr, y rhai y berehir 
gan hyd y nod anifeiliaid y maes, sef, peidio ag ymgyssylltu 
ond yn yr iawn dymhor ac amser. Mor flíol fyddai i ffarmwr 
ar ol aredig ei dir a gosod had ynddo, tra yn ei weled yn egino. 
pe hauai drachefn yn yr un tir cyn’medYy cnwd. Onid yn 
gwastraffayr had gwerthfawr fyddai yn Ue ei iawn ddefnyddio? 
Pa faint mwy gwerthfawr eiddo yr ychydig gyfiawnion at ba 
rai y dysgwylia yr Arglwydd arn godi iddo Ef ddeiliaid addas 
i’w deyrnas. tra y dinystria y drygionus. 

Heblaw hyn, dacw y gair o ddoethineb yn cael ei barchu, a 
iechyd a nerth yn cael cadarnle yn mhob cyfansoddiad. Wrth 
gadw reolau rnanwl natur, byw eu crefydd, amedducyflawnder 
o Ysbryd yr Arglwydd, y mae i’r Saint yn Seion fod yn ffrwyth 
lawn a chawraidd fel cenedl Israel gynt; ac wrth ymarferyd y 
drefn Batriarehaidd, y eynnydda eu rhifedi ar egwyddor mor 
helaeth fel, pan gyrhaeddo Patriarch yr hyn a ystyrir yn awr 
yn hen oed y bydd yn benaeth dinas boblogedigyn hollol gan 
filoedd o’i hiliogaeth ei hun. Os mai dim ond cynnydd un teulu 
a fydd hyny, pa hyd y bydd y miloedd Saint yn Utahyndyfod 
yn genedl gref, a pha bryd y eyflawnir y broph wydoliueth fod 
cenedl yn cael ei geni mewn un dydd? 

Y Cenedloedd drwg a godinehus a waeddant mor rithgref- 
yddol yn erbyn arnlwreigiaeth a chyfraith foesol y ‘Mormoniaid, 
tra yr oiaf a gospant â marwolaeth yr hyn a oddefa eu cyhudd 
wyr, s< j fl godineb a phutteindra. Ddim ond un biaid Gristianogol 
a ŵyr ystyr dywe iiad yr Apostol cyntefig am ddinystríoy corff 
1«el y byddo yr ysbryd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd Iesu. 
A’r rhai hyny yn unig a gant ettifeddu y ddaear. 

Dywed yr Arglwydd am wlad Joseph, neu yr America, ma 


ÖDGORN S13IOR 


293 


pa bynag geneiil a fyddo yn trigo arni ar nacheidw ei gyfreith 
ẃu Ef a ddinystrir oddiar ei gwyneb. 

Jodhir, ganliyny, cyny cyfiawnir yn drwyadl brophwydoi 
laeth Joseph Smith -y cyfyd Gogledd a Deau yr Amer.c rnewn 
rhyfel yn èrbýn eu gilydd, ac y ty weiitir allan rhyfel, newyn 
haint, a phläau ein Duw ar yr holl fyd, oddieithr Seion à 
ìerusalem, l!e yn unig y by.id gwaredigaeth. 

Aed y drygionus i’r Talaethau i gyfárfod yr ystorom, neu 
arhosant yma hyd om ddei, eu dal ga.ú, tra y ffafria Duw ei 
tofci etholedig. 

Sid un na dau sefydliad newydd a leinw y Saint, ond yr 
noll ddaear, yn gymmaint ag y parhant i gadw gorchymynion 
en Duw —Gol. yr Uuoorn.] 


PAIIA.M Y FFÜA GWRTHGILWYR O UTAH? 

Atsba y Mohmon fel y canlyn: 

■'N.d aml yr ymaflwn mewn newyddiadur a sonia am Utal. 
m gae ein hysbysu fod encilwyr oddiwrth Formoniaetl. ag 
' Jnt yn Y m adael o’r Diriogaeth houo er dychwelyd i’r Tal- 
f' a “ 01 wneutt,ur trw y lawero gyfyngder, ac ar ddirfawr 
rygl eu bywydau. Ni ddysgwyliwn y cyferfydd ein gwadiad 
UM ìy „ W , sai1 1 ofn a tihylchrediad mor llydan a’r cyiiuddiad— 
j "' 1 aifh yT y d >' m mor ymarferol a ehael ein henllibo, ac 
f ranaml yngweled gosodiad o’u gwrthbrofiadau yn y Wasg 

1 “ ddus . feí yr ydym wedi pend- rfynu er’s hir amser mai 
wdlaeth gelwyddog ydyw yr eiddom ni. 

Amiwg y w fod y bobl yn ymhyfrydu cymmaint i ddarllen 
,r W),<hl8 a ' r a ^ rad fef y rhagfasDacha gwyr proffesedig 
yr .,f yn hoUo1 gymmaint ar yr hyn a eill gynnyrchu gyda 
iaid rnWyaf 1 <eithrin hlysocdd halogedig a brwnt eu cwsmer- 
oachvd 2™ f r ^ yn y caDt fw yaf o ad-daliad, fel y gwna mas- 
ifeẅisi . 8yẄ lnvyd<lau dewis °l yn ei ddetholiaau ef, i foddbau 
fford( : f aU a U'ympwy y rywiogaeth deg, â phob peth yn ei 
o unrhyw liw a fyner. 

° n harnser a ’ n lle íyHdai sylwi ar bob peth a 
' Pu un a ddaeth e Utah y tymhor hwn; eithr y mae 


Î94 


tDGO&N SEIOJt 


yo werth sylwi íod yr holl bobl a ofnent gael eu lladd heb gael 
eu lladd na’u haflonyddu! Cyfaddefwn ein syndod wrth siolau 
gwag llawer o’n cyd gyhoeddwyr, yraddangosant i fod yn rhy 
hurt i ganfod hunan amheuaeth eu dywediad am braidd yr 
anmhosiblrwydd o adael Utah ddim ond trwy ffoi, a’u eofnodiad 
o gyrhaeddiad ugeiniau a channoedd gyda gweddeuau ychain 
pwyilog. Oiamheu fod braw yn mynwesau llawer. Eistedd 
rhai pobl ofnog yn yml y tan ar hir wylnos auaf, gan wrando 
ar ystoriau am ysbrydion a bwbachod, hyd oni fyddont braidd 
yn ddigyflro gan fraw, ac am iachawdwriaeth eu heneidiau ni 
elent yn groes i’w haelwyd eu hunain heb oleuni i’w hargy- 
hoeddi fod holl lofruddiedigion, gwenwyniedig, a chrogedigdeg 
cenhedlaeth yn dawnsio yn eu hystafell wely Os byddant mor 
hynod lwydd'iannus ag i frned rhwng dilìad y gwely heb 
lewygu, ac mewn awr wedi hyny r feiddio achub eu hunain 
rhag mogu wrth ddadguddio eu hymenydd dyryslyd, dichon y 
gwelant yr hen gath, druan ddiddrwg, yn pendrymu mewn 
cornel, a thrawsff’urflir hi yn ddisymrnwth i’r Iíen Huddyglun 
yn ceîsio eu hudo â gwincau cyfrwys ac awgryraiadau o 
gyfeillgarwch — goleuddydd, modd bynnag, sydd yn chwalu y 
dychryn, 

Mae golygyddion yn y Talaethau wedi cyhoeddi cymmaint 
am ‘Udanitiaid’ neu ‘Angylion Dinystriol’ yn torri ymaith cn- 
cilwyr ar y Gwastadedd h . d nes yn ddiau y breuddwydiai 
llawer, wrth gychwyn o Utah, am dorfeydd o Ddanitiaid neu i 
Angylion Dinystriol yn boglymu am danynt eu cleddyfau, 
revolvers dychrynliyd, a’r gyliell waed-ruddiawg tieb ddarfori , 
raygu ar ol gwaredu rhyw anffodus dman, ac nid oes unpetli, j 
debygem, ond en cyrhaeddiad di> gel i'r Frontiers au hargj- 
hoeddodd na fodolai y bobl a’r aTfau dychrynllyd hyn ond yn 
siolau gweigion a gwyllt eu hunain. 

Eithr pwy yw y rhai hyn a ffoant o Utah? A ydynt hwy 
gymmaint yn burach, yn fwy rhinweddol a chyflawn nar 
Utaìhiaid a adawsant yn v mynyddau, fel y maent wedi brysio 
o’u cymdeithas i ymgymmysgu a gwell pöbl ac i anadlu purach 
awyrgylch -rhywbeth mwy cydrywio) achysson â’u chwaethau 
coethedig a’u hanian uchel foesol? Gwir nas gallwn ateb »m 
bawb addaethant yn ol yn ddiweddar mor frysiogi’r ralaethau, 

itlir gwyddom i Egwyddoreg y Diwygiad wneutLmr í lawer 


rrGO-RS 8RTOJT. 


•■'öi 

«i> 'Mswiisio oddeutn. a darpnrú i srrchwyrt, Jieb gynnorthwy 
nn (‘hëi’ddoriaeth, Danitiaid, híic Angylioh})Dínyetrièl. JTvni 
9 nyhoeddwn. y waitli hon etto, yr Esrwyddorey ryfeddoi— .y 
frwil ,1 osndwyd wrth fôn pob pren. ac a wnaeth i’r asglod 
liedeg! •Darllenwch yn bwýllog, tneddyliwch yn ddwfn, a 
eireithredwch yn ddoeth’ bawb a ddarllenant yr Egwyddoreg 
Utahaidd gánlynol: — 

‘A ddarfu î chwi gyflawni llofiruddiaeth, trwy dywall tgwaed 
Rwirion neu ganiatan i hyny? 

A ddarfu i chwi fradychu eich brawd nen eieh chwaer mewn 
unrliyw beth? 

A wnnethoch chwi odineb wrth ymgyssylltu â benyw yr hon 
niii oedd eich gwraig (neu â dyn yr hwn nid oedd eich gwr?) 

A ddarfu i chwi dorri gwair lle nad oedd genyeh iawu, nen 
droi anifciliaid i mewn i faes persoB arall heb ei ganiatad? 

A ddywedasoch chwi gel wydd am, neu faleisus gam- ddarlunio 
nnrhyw berson? 

A ddygasoch chwi gam dystiolaeth yn erhyn eieh evmmydog> 
A gymmerasoch chwi enw y Duwdod yn ofer? 

A chwennychasoch chwi unrhyw beth nad oedd yreiddoch? 

A funch ehwi yn feddw gan ddiodydd cryflon? 

A ffcindiasoch chwi eiddo colledig, a pheidio a’i ddyeliwelyd 
r perchenog neu ddefnvddio pob diwvdrwj’dd i wneuthur 
hyny? 

A gyflawnasocb chwi eich haddewidion mewn talu eich dyî- 
«dion, neu rhedeg i ddyled heb fwriadu ei dalu? 

A ydych chwi yn talu eich degwm yn gysson? 

Aydychchwi yn dysgu i’ch teulu efengyl yr iachawdwriaeth? 

A ydych chwi yn dweyd yn erbyn eich nwchafiaid yn yr 
Eglwys neu yn erbyn unrhyw egwyddor addysgedig yn Llyir 
Mormon. Llyfr Athrawiaeth a Chyfammodau, neu yn erbyn y 
■iudgHddiadau a roddwyd trwy Josepb Sihith y Prephwyd a 
fdywyddiseth yr Eglwys fel y mae yn awr yn gorfforedig? 

A ydycJ) chwi vn gweddio yn eich teuJu, nos a boreu, ac yn 
*ych at ddirgel weddi? 

A ydych chwi yn llafurio chwe’ diwmod, a gorphwys nèu 
*f ithio ar y Sabboth ? 

A ydych chwi a’ch teulu yn cyrchu i’r cyfarfodydd do«- 

parthiadol? 


296 


tíDGOlt» SEIOJS. 


A ydych chwi yn llywyddu dros eich teulu megis gwas Du»? 
ac a ydyw eich teulu yn ddarostyngedig i chwi? 

A weithiasoch chwi yn ddiwyd am, aca ennillasoch chwi yn 
gyfiawn yr huriau a dalwyd i chwi gan eieh gwaith roddwyr? 

A ydyeh cliwi yn gormesu y cyflogedig yn ei gyflog?’ 

“Medayliwu ni.maiar ol darllen y blaenorol y dealla pob 
uu paham o leiaí'y gadawodd llawer un Utah, ac fe ddeallir 
hyny yn neillduol pan y g wybyddir fod penydau Israel Cynteíig 
mewn adferyd pedwar cymmaint yn cael eu gorfodi yn Utah 
oiîdiwrth y troseddwr anffodus. Am y preseniìoi, digo.n. 


UDG-0 RN SSION| 

v » t 

p ^aím. 


DYDD SADWEN, MEDI I:?, 1857. 

Tevrsas Dnuw,- Er holi flfre,.;od yr Offeiriadon Sabhotli »r 
ol Sabboth, a’u hailadrod liadau o weddi yr Arglwydd, yn yr 
hon y dywedir, ‘ Deued dy lieyrnas, gwneler dy ewylìys nr y 
ddaear inegis y mae yn y nefoedd, &c., nid ydyrn, o’u rhai> liwy 
radd yn nes o gael y naill na’r llaìl. 

Gwir da ddywed yr îesu fod dynion yn agoshau at yr Argì 
wydd a’u gwefusau, a'u ealonau yn'mheli oddiwrtho. Yn ein hocs 
oleu ni, pan mae ein gwlad yn dân ffagl gan * efengyh’ ac yn 
trith o ‘ beirch,’ er fod cymmaint o weddio ganddyut am ddy- 
íodiad tcyrnas Iesu, &c., dywedant fod y wlad yn ddigon goleu, 
dim eásiau ychwaneg o ddatguddiad, &c., fel pe byddai pegwn 
perfîeithrwy.id eisioes wedi cael ei gyrhaedd. 

Yn l)e fod Iesu yn Frenin daear. a dynion yn gwneuthur 
ewyllys üuw ar y ddaear megys ag y gwna yr angylion sant- 
aidd yn y nefoedd, cawn frenmoedd ae amherawdwyr, 
na enneinwyd gan Dduw, yn honi yr hawl a’r gallu, yn »m- 
ddibynol o un eyfarwyddiad o’r nefoed i, i reoìi y blaned hon yn 
eu tnympwy hwy, yn anystyriol o Fod goruwch a arferai yn 
yr hen amseroedd, dderchafu adarostwng penau coronog yn ol 


ÜDGORN SBION. 


297 


ei ew'yllíS, a ehyíarwyddo byddinoedd i ryfela neu beidio yn ol 
ei gyfîawnder Ef. 

Ai felly y raae pethan yn awr ? Hysbys i bawb yr ateb 
1 gyhoeddi rhyfel, ysbeilio gwledydd o’u rhyddid a’u eysur - 
i aberthu cannoedd o flloedd o fywydau ar allor balchder a 
thrachwant -i radd y tir â gwaed dynoliaeth am y tegunai t 
gwaeJaf, o ddiffyg synwyr a phwyll, nid yw ond hawl-fram 
teyrniaid aseneddau. Mae pethau mor erchyll wedi dyfod mor 
gyffreiìin yn ein byd Gristionogol ymffrostiol, fel nad ystyrir 
iòd cyfrif i’w roddi yn y byd a ddaw am danynt. Yn wir, à 
esgobion ae Offeiriadon cyflogedig Belial mor bell ag i weddii » 
arFrenin y Breninoedd i lwyddo y fath gigyddiaetli aianss 
a bendithio gwrthrychhau eu dyddordeb. 

Er liyn oll, tra parhao y tal, parha yr offeiriaid i wedíiüo, 
‘gwneler d.y ewyllys, a deued dy deyrnas.’ 

Eiddo yr Arglwydd y ddaear a’i ehyflnwnder, y byd, ac a 
brcswyliant ynddo, meddai ef dracliefn, wrth ddarllen Sahn. 
I offeiriaid ae eraill a weddiant ac a ddarllenant fel hyn got- 


ynwn yn 

1. I’an y gweddioch ‘gwne'er dy ewyllys, a deued dy deyrnas,’ 
a > dych chwi yn gydwybodol nad ydyw cwyüys Ouw yn ca< 1 
(i gwneutliur, ac lod ci deýrnas i ddyfod yn llythyrenol? 

A Os nad ydych, paham y rhagrithiwch, nc y llefarwoh 
oferedd ? 


Oe credwch vr hyri a weddiwoh, pa fodd y dysgwyliwcli i 
•tojrnas Cristddyfod. a pha fodd y gwneir dynion yn hysbys 
odrefn y nefoadd, fe! y «aìlont ymddwyu fel y bodau giân, car- 
iadus, a chymmw) nasgar sydd yno? 

l'fttith iiunau-brofladol ydyw fod yr amrywiol bleidiau a 
f^ítyfenwant yn Gristionocion yn uihelì o fod yn ymddwyn 
• n °i y rhan a nodwyd o’rjweddi; eithrymunai y naill blaid 
Gristiouogol â Mahometaniaid an-Ngristaidd i ladd y Cristion- 
'Wuii ereill. il'ewu gair, hunan-les elw personoi, cyloeti., 
^ilicrodraeth ac yswyaeth ydynt brif amcanion gwledyd 
lrw ^ - v pallu dynol (rn'ujht is righl ) yma y cymerwyd teyrnas 
'Moedd trwy drais. yn ol geiriau y r Iesu. Ar adfeiliuu gwned- 
rciidawg vr Eglwys Apostolaidd yr mleiladodd y Pabei orsedd, 

" e hynodweddwyd amryw ganrifodd dilynol gan ei onnes, oi 


298 


cnsoRîî seros. 


rlrais, e! lofrnddiaethau, ei rhwymaua’r gydwyhod^ a’i gefnog- 
aeth. dan gochl crefydd i’r pethau mwyaf gwrthun. 

Trwy ryfel o waed sefydlwyd Protestaniaeth, ac nid yw 
y Diwygiad a ymffrostir amgen na ehynllnnian a gweithred- 
iadau dynol. Nid oes a fyn II ŷs goruchel y Nefoedd ag un dim 
na’r hollymddygiadau hyn. Pe dygwyddai ereil! 'gario trwy 
rym arfau, hwynt hwy fuasai sylfaenwyr teyrnasoedd nc Eg- 
Iwysi, a gwrthrychau gweddi offeiriaii crflogedig, ery byddent 
wedi ymnoflo mewu gwaed diniweidrwydd. 

Eithr y dygwyddiad hynotaf yn hanesion byd gwrthgiliedig. 
ydyw adferiad teyrnas nef gan Angel o’r uchelder i’r Prophwyd 
Joseph Smith, ei waelder ef fel dyn — bachgen anllythrenog a 
thlawd yn dilyn yr aradr_yr erlidigaeth a gafodd efe a’í 
a i ddilynwyr gan’fyd ac eglwys — ei lwyddinnt anghydmarol. a 
sefyllfa wladol presenol y Saint. ydynt Teithiau boddhaol i'r 
Saint mai Duw sydd wedi ei phlannu yn ntrvnteddau y myn- 
yddau creiglyd, yr hon, íel y dywed Daniel, a faluria holl 
deymasoedd y byd. 

Ddim ond cip drem i’r diragfarn a’rf doeth a ddengys fod 
ffrwythau trcfn y nefoedd ac ewyllys Duw yn amlwg yn 
nghymdeiU'ns Saint Utah. yn enwedig pan eu cydruarwn à’t 
gweddill o’r byd. Diogi a thylodi. casineb a rhyfel, lladrad, 
godineh, a drygau eraili Bahilon Fawr uid ydynt yn cael stfie 
yno. Nid oes vno offeiriaid cyflogedig i blanu traddodiadau 
cwrthun yn y meddwl, a 'gofalu am yr enaid ’ fel y dywedir, 
heb hi'Mo pa beth a wna dynion yn eu masnaeh dyddiol a’n 
sefyllia gymdeithasol. Yno y mae gweithwyr caled yn ben- 
aethiaid gwladwriaèthol. ac esgobioii yn tnhob dosparth o bob 
dinas yn myned o dŷ i dỳ a gweled nad yw y weddw a’r am- 
ddifaid yn dyoddef na’r diog yn gorwedd, ac ymiawnu pob 
gwahaniaethau heb gael un tal an; en gwaith. Y wlad sydû yn 
ffrwytiilawn, y bobl yn ddiwyd, a rliyddion yn ystyr heiaeth- 
af y gair. Llais y bobl sydd yn cadarnhau cyfreithiau gwlad- 
wriaethol, ac yn dewia swyddogion i’w gweinyddu. A’r lioll 
bethau bendithiol hyn a ddysgir yti nrefn yr iachawdwriaeth s 
adferwyd i’r Prophwyd Joseph Smith. Cynr.wysa egwyddorion 
ag ydynt gymlrwysiariol i bob amgylchiad. wefli cael eu pro 
yn bcrffaitb trwy dragywyddolrib— me« n bydoerid ar ol bydoedd 
a ddyrchofwyd o sefyllfa syrthiedig i ogoniant nefo', dtalltwr- 


ÜDOORîí SEIOH 


2Í)9 


iaeth gyflawn a gweithreiiiad o ba rhai eyd<i yn gwisgoy Duw- 
iau ag anfeidroldeb ac liollalluawgrwydd — gallu i grynhoi yr 
«Ifenauchaosaidd yn yr eangder diderfyn a’u eoffori yn fydoedd 
-gallu i amlhau eu rhywogaeth, sef cenedlu ysbrydion dynion, 
eugwisgo â chnawd, a’u gi.sod ar blanedau newyddion ya 
rsgol proflad, sef chwerwedd marwoldeb, ac i gyflwyno iddynt 
yr egwyddorion a gadwant fywyd a phörhad diderfyn yn eu 
mysg . a chynnydd hyd anfaiwoldeb. 

Yn ol y drefn fawreddog yma y dygodd ein Tad Nefol nyui 
i foiioliaeth, ac y roddodd y ddaear hon i ni i drigo arni. Pwy, 
yntea feiddia wrthwynebu ei honiad EF i lywodraethu y byd 
hwn fel y myno. Mae ciiwyldroad cyffredinol wedi dechreu, 
ac ni ddiwedda hyd oni fyddo holl deyrnasoedd y byd yn eiddo 
ein Harglwydd ni a’i Grisi líf. 

Y drefn a nodasom sydd yn oyrhaedd i dragy wyddoldeb» 
yn ffurflo bydoedd, eu llywodraethu. a gosod eu preswylwyr 
raewa sefyllfa o ddedwyddwch, eynnydd a pharhad. 0, y ewm 
anferthol a gynnwysir yn yr ychydig eiriau yma! 0, pe gallai 
y Saint ag sydd wedi caeì cip drem ar drefn y nefoedd. a 
gronyn bach o ysbryd y duwian wisio â geiriau y meddyl- 
rithiau a ganfyddant pan yr ymeangau eu dealltwriaeth mal 
eangder ei hun, ac agor llygaid plant anianol y byd! Mae 
cynneddfau y duwiatt ganddynt, fel mae cynneddfau y tad yn 
ynyplentyn; eithr heb eu gwrteithio; a gwelwn, hyd y nod 
mewn dysgeidiaeth fydol y gwahaniaeth rhwng dynion dysgedig 
ac annysgedig. Derbyniad o ddawn yr Ysbryd Glân yn unig 
addng y goleuui a ofynir, ac a esyd y bobl i lywodrasthu eu 
huuain, a cheisio ymddwyn er y lieshad mwyaf, a’r amddi- 
fadrwydd o liono yw yr aohos o drueni, gwae, a thywallt 
gwaed. 

Mae y cyfnod a ddecnreuodd gyda chyflwyniad y genadwri i 
loseph wedi cael ei rhagdraethu gan y Prophwyd Joet— ‘A 
bydd yn y dyddiau drwcddaf, medd Duw, y tywalltaf o’m Ysbryd 
ar bob cnawd- eich meibion a’ch merched a brophwydant, eich 
gwyr ieuainc a welant '-eledigaethau. a ch henafwyr a freudd- 
"ydiant freuddwydion, ac ar fy ngweision a’m lla«' fòrwynion 
• v tywallfaf o’m Ysbryd,’ &c. Yr Ysbryd a’r gallu hwn a 
bddiannid gan Daniel gynt, a chan Ioan ar Ynys Patmos. Y 
l ”®® yn goleuo ac vmhelaethu y meddwl, a llanw dyn âmedd- 


300 


OBSORN SBION 


ylrycliau mawreddog i ymgyrhaedd at batliau (lyrchafedig, hyd 
nes anghofio teganau by<iol. a chroesion presennol, y jrhai a 
lyncir i íyny yn y darpariadau gogy fer a TH RAGYW Y D D < )L- 
I>EB, megis plentyn yn cael golwg ar fywyd dynol. Dyne 
fras ddarluniad o ba beth yw ‘Mormoniaeth.’ yr hon sydd i 
ddwyn oddiamgylch y Milflwydaiant dedwyddol. neu deyrnas- 
iad cyffredinol Crist. 

Mormouiaeth yw eyfraith. reol, neu egwyddor sefydledig 
bôdau perffaith neu dduwiau— cyfraith neu drefn teyrnas Duw 
ar y ddaear hon, a’r Saint yw y deiliaid. Ei hamcan ar bob 
cynnyg ydyw dwyu oynnydd, bywyd, adedwyddwch-cynuydd 
mewn rliifedu. yn ffrwythau a chynnyrch y ddaear, mewn 
pethau llaw wneuthuraw), ac yn mhob peth ag y mae gan gread 
uriaid ddyddordeb ynddo, gyda’r gwastraff deiaf. 

Meddylia rliai fod cynnydd teyrnas Duw yn ymddibynu ar 
yr ychwanegiadau a wnawn trwy fedydd, a chan nad yw y 
Saint yn Nghymru yn bedyddio liawer yn bresennol, fod y 
deyrnas ar ei lleihad. Nid ar gael cyimulleidfaoedd a chapeii 
yn Nghymru yr ymddibyna Mormoniaeth am gynnydd. Mewn 
rhan arall or rhifyu hwnnodwn ffordd amgenach i gynnyddn 
ein rhifedi, sef trwy ein plant — ein gobeithion dyfodol. 

I yrafudo o Gymru i wlad y rhyd<iid. Ue y gellir ymarferyd 
egwyddorion bywyd, a chadw Uy wodraeth deuluaw 1 briodol y 
gclwir y Snint. Teuluoedd sydd yri gwneuthur llwythau, a 
líwythau yn gwueuthur cenedloedd, a chenedloedd sydd yn 
poblogi byd. l’a íbdd y gwneir ewyllys Duw ar y ddaear 
megys ag yn y nefoedd? Wrtli ddechreu yn mhob teulu. 

Frodyr yn Israel, pa reolaeth sydd genych yn eich teuluoedd? 
A ydych chwi yn addysgu eich plant yn nhrefn yr iaehawdwr- 
iaeth? Aydyw y Diwygiad wedi cyrliaedd pobaelod o’chteulu? 
A fedyddiwyd eyiinif’er o’cli plant a gyrhaeddasaut wyth 
mlwydd oed? A ydynt hwy yn meddu doniauyr Ysbryd Glân 
yn cael breuddwydion a gweledigaetbau nefolaidd, ac yn 
ymgadw rhag Uygredigaethau yr oes? A ydych chwi yn pen- 
no ii amseroedd yn eich teuluoeddi addysgu, cynghori,cery<idu> 
gweddio. neu beth bynnag a fyddo yn angenrheidiol? A ydyw 
eich gwrageiid a’ch plant yn adnabod eu lle ac yn cydnabod yr 
eiddoch chwithau? Os na<i ydych yn yinestyn eich goreu at 
hyu ni chewch ran yn ngogoniant nefolaidd y deyrnas gylag 


OBGOHS SBION 


301 


Abraliam. Isaac. a Jacob, a’r holl batriarchiaiii eraill. ac nid 
ydych yn deilwng o gaeleich raudo i Seion, )le na phreswylia 
ondy rhaia saníéiddiant enw Duw, a wnant ei ewyllys ar y 

ddaearmegys agy Rwna preswylwyr dedwyddol y nëfoédd yn 

entenluoedd a’u trigfaiúiu hwy. 

Na weddier rawyach. Oeued dy deyrnas. oblegid hi a ddaeth* 
ynghyd a dadguddiad o ewyllys Duw. 


HANESION EGLWYSIG CARTREFOL 


CTWNADLI-Du OSUSWUOL .MOBOAWWO. 


Abertawy, Awst 8 ) SÒ? . 

1 Llywydd Daniels.— Pan y mae tymhor pregethu alh.n megys 
ar ? au arnom - ystyriwyf yn ddyledswydd arnaf i v .yrifer.u 
ychydig Ii»eUau idd eicn hysbysu am ein gweíthreni.i.iau yn y 
mynedol, ac hefyd o’n ansawdd rn c presenol. 

Amser diwyd fu arnom o ddeehreu’r “ Diwygiad” hyd yn 
awr.yn pregethu. dysgu. cynsrhori. annog, bedyddio sefydlu yu 
nierldyl.au eÌD brodyr a-n chwiorydd mai eu lleshad a’u iach. 
ardwr.aeth oedd mewn golwg yn holl ammodau y Diwwdad. 
rwy gycrorth ivy Ysbryd Duw, a r cyngborion a gawsom gen 
)ch cnw.thau o bryd i bryu. llwyddasom i gael agos yr oll i 
f™odu a’u Duw. i w wasanaethu gyda n.wy o egnia fify dd 
™ o riac enoed o’r blaen: ac erbyn hyn raae eu gobeithion 
Menis blaenorol, trwy eu gweithrediad wedi troi yn fféithiau 
profiadol iddynt fod Duw yn Israel yn bendithio y'rhai a vm- 
Mnedant ynddo, ac a weithredant ei ewyllys. 

J2 Cael f thau i r drofn ^ ddymunem. ymosodasom ar 

lr by<ì ’ !,r g0St aberthu p° b peth, fel pe na 
JregethwydDldyntenoe., 0 - r blaen . ac yn hyn eawsom v 

mL r / r rydd y " Öyddl0n neiUduel - Rhanason, v 
'feba tí- , y ’ pentrefydd > a ’ r w,ad - h V (t y galletn. vn 
ívi r hradau: a gosodasom i bob Swyddog a Sant ei gylch 

Buw. lrdetbodau <> ày i dy gan dystiolaethu am ddaioni 


i n.ew n ac » d yn ^ddlon ddiwyd gan y brodyr yn gyhoeddus 

s C c n V ; r a gWlad ’ hyd y ac mor ffyddlon 

yn.d bwynt gan y chwiorydd o le j le, trwy ẁg 


302 


UDGOltN SEIOÎÍ 


a gwawd, poetli ac oe., tew a’r teneu, i sefyll yn golofnau byw 
ger broa y cyhoeJd yn gyfoehrog a’u bro.ìyr i ardystio mewn 
gweithred foJ y gwaith mawreddog liwn o D iuw, Trwy bar- 
hau ein y milrechiadau fel hyn ar hyd yr hâf, Uwyddasotn i enill 
amrai i’r Bglwys na wyddent'nemawr neu ddim am dani o’r 
bîaen; ac yn ol a allwn farnu fod aml un wedi ei alw, os nad 
wedi ei ddwysbigo yn ei galon o berthynas i deyrnas Dduw 
O’r tuarall, yr ydym wedi Uwyddo i dynu digasedd lioll gel- 
wyddwyr, meddwon, pnteinwyr, swyu-gyfareddwyr, crefydd- 
wyr, prege.thwyr, otfeiriaitl, ac holl ellyllon y fall yn un pen- 
twr. Ymuna y geuedlaeth wibeiod wcithiau yn dyrfaoedd 
lluosog i erlid y Saint, a thorri i fyny y cyfarfodydd- Tra y 
rhegai y rhai dibroflfes yn arswydus, y rhai ag oeddynt rl\y 
grefyrfdol i rhegu (ddim ond yn y corff) a ymroddent i wawdio, 
a Iluehio y petli cyntaf a ddeuai i’w dwylaw; ond, pw! be’ 
waetli? os oes gwg o uffern mae gwên o’r nefoedd, ac os oes 
ceirig, morter, clai, a bônau cábbaye oddi-isod y mae holl feu- 
dithion y Cyfammod Tragywyddoi oddi uchod. Teimlwn yn 
first rate trwy v cyfan, er y gorfodir ni yn unoi â synwyr 
cyffredin i ddyfod i’r peuderfyniad anooheladwy fodgan y Saiflt 
deyrnas iddynt eu hunain, pa un byrtnag ai eiddo Duw neu 
Satan ydyw. Gan nud oes ond y ddwy liyny mewn bodoliaeth, 
ae mai yn nheyrnas y diafol y mae erlidwyr a difenwyr rheg- 
» gwawdwyr ac enllibwyr maleisus, rhaid mai o Dduw y 
mae y Saint; ac er fod yr imps hyn yn ymranu yn rnhlith eu 
bauain, ymunant o unfryd i erlid teyrnas Duw. Pe cymmerem 
hyn ganintaol fod sectau ‘Cristianogol’ ein lioes yu deyrnas I)uw 
a’r Saint yn eiddo y diafol, onid afresymol fyddai í un rhan o 
deyrnas y diafol ymuno â theyrnas Duw i erlid y ran arall? 
Pa gyssylltiad sydd rliwiig goleuni a thywyllwoh — Crist a 
Belial? 

Yn mhellaeh. dengys y ffaith o’u hamddifadrwydd hwy o 
ddoniau Ysbryd Duw— addewidion y Testament Newydd, y 
rhai a fwynheir gaH y Salnt, fod y blaenaf megis prenau gwylit 
diflrwytli y goedwig yn gydmaredig a phren ffrwythlawn y 
Saínt yn y berllan -ein bod ni o Dduw, a’r holl fyd yn gorwedd 
mewn tywyllwch a drygioni. 

Gyda llawenydd hysbysaf chwi fodyn eiu plitlr uudcb, cariad’ 


ÜDGORN SEIO!« 


30S 


» diydyralynia.L gydag ychydig eithriadau, a Duw, mewn 
*d-daliad yn ein earu ni hyd ues y teimlwn i gynnyddu mewn 
daioni, fel y oaffom 

Rliagor. nes ein hanrhegu -â dethawl 
Féndithiòn y teulu; 

Aetii i dref, uweh Jlef y llu, 

Iach hollol rnewn gwych allu, 

Yr eiddoch yn serchns, 

Joiin Davies. 


CYNNADLEDI) Sl R ABËHTEIFl. 


YLlywydd Daniels. 


Aberystwith, Awst 3, 1857. 


Anwyl Frawd. — Nid yw fy iechyd cystal ae y bu ; mae 
amryd trwm arnaf. Wedi newydd ddychwelyd ydwyf o fod 
yn cyhoeddi ‘Mormoniaeth’ yn hir ac yn uchel y tro yraa yn 
dfiiorphwys ara dair wythnos. 

Dydd Sul, tair wythnos i ddoe, bum mi a’r brawd Joseph W. 
Tuckfield yn pregethu allan yn Goginan. Pregethasom ddwy 
waith i dorfeydd o warandawwyr astud. 

Y dydd Mawrth caulŷnol aethym i Llanrhystud. Wedi i 
iti.ftdÿddio un yn chwaer, cylioeddais trwy y lle fy mod yD 
bwriadu pregethu yno yn yr hwyr. Gwrtliwynebwyd fi yn 
Dwydwyilt gan ddau o Ufifeiriaid eglwys IJarri yr wythfed. 
Gelwasant fi yn was y diafol, g.n fy ngorchyrayn i fyned oddi- 
yno, ‘gan mai gwlad Gristianogol ydyw hou, ac os beiddiwn 
bregethu yr.o y buaswn yn sicr o gael fy mobio— y lluchíd 
cawodo gerrig ataf,’ ac fe ddy wed un o honynt yn mhellach 'y 
taflai efe y garreg gyntaf!’ [ Colledye educatiou!'] Bamwch 
diwi y fatli ‘wlad Gristianogol’ fyddai hon o dan euih .vodraeth 
mvy! 

, hymnig, pregetiiu a wnaethym ar ol cael yctiwaneg o 
drafrerth i gael lle, ymddarparu, &c. Goiynais i dafarnwr y 
W'id; Lion os eatfw n sefyll i bregethu ar ben ei horse-blocìc? 
oomeddodd y fifafr o herwydd bod yr oífeiriaid yn yfed y.io! 
psgus priodoi, cyfaddefwn.] Ar ol dangos fy nhrwydded i’r 
Doddgeidwad a chael ei nawdd ef pregetìiais, er mawr siomed- 
jgaeth yr otfeiriaid cynddeiriog, i dorf ddirfawr o wranda\i, e 
Üo ■ Derbyniais yn helaeth o ysbryd fy Nhad; pre 

getnais fel eawr, ac fe safodd yr heddgeidwad hyd y diwedd. - 
Dydd Meroher, Gorph. 15, aethym trwy y wlad gan werthu 
ractliodau a thystiolaethu.am Efengyl Crist hyd oniddaethym 
isbytty Ystwyth, lle y prégethais aílan, ar ol cerdded tuag 
gMii milltir. a chefais ainryw i fy ngwrando. 
bum yn bloiddio ‘Mormoniaeth’ liefyd yn Aberaeron, Ué y 
p atn ryw i wrando; eithr cefais íawer o’m herlid yno. 
‘fegethai: hefyd yn Nhrcgaron, a Wauu Llanfbr, Ciydoge, a 


ÌÌDGOHM SKION 


:»4 

thrwy bartitau isaf y Gvnnadle(id; dwy-waith hefyd yn y «ym- 
mydosraeth hon— yn Llánbadarn a Phenparce. 

Teimlwyf vn dd’a; diolch i Dduw am Formoniaeth. . . 

Eich brawd bacb, 
Joskph GR1FF1TH8. 

Teilwa'ü yw yr uchod oefelychiad nlferoedd o’n brodyr sydd 
fed y brawd Griffiths, yn ieuainc ac o gael el groniclo yn ein 
cyfrol er mor fychan y rnae. Dengys yr enghreifftiau uchod pa 
foddy eweithir, nid yn unig roewn ychydig wytlinosau, eithr 
yn vstod y tyrnhor. Er na enwir yroa yr hotl frodyr diwyd 
svdd vno. ni anghofir hwy gan Rerchenog y Winllan yn nydd 
y t:Ü. — Gol. 

C'YMNA OLHPl) BK YCHEINOG- 

LlnneUi /. (B.) Medi 8, 18ô7. 

Anwyl Frawd Daniels — Yrydymni yroa yn myned yn mlaen 
gyda gwaith Duw gan feindio busnes ein hunain.Mae y mwy- 
rd o lionom yn hydweled â'r holi fesurau a ffurfìr i ni eu cario 
rtilan. tra y mae ereill, drwg genvf ddywedyd, yn groes a díog, 
wedi colli Ysbryd yr Efeugyl braidd yn hollul, ae os nad edi- 
farhant a diwygio yn fuan, ymdilengys y bydd eu diwedd yn 
waoth na’u dechreuad. 

Yr vdym yn parhdu i bregethu allan. a chael gwrandawiad da, 
vn neillduol yn Brynmawr. Bwriadwn bregcthu yn T.langat 
wg a Cherighywel : carem gael eynorthwy y brawd Taylor ar 
vr aehlvsur. 

Nid oedd deewm y mis diweddaf yn gymaintag arferol 
o hcrwydd digwyddiad yn y gweithiau. 

Yreiddoch vn yr Efangyl, 

•JOHN THOMAS. 


Taliàoau o Awst 1 hyd Medi 11.— John Davies‘ £10; Evan 
lîichards. £5; A. L. Jones. £ô; John Thomas, I3s; J. Grifflths 
I3s; David Jolin, £3 5s ; W. Ajax. Dinbych, £1 6s 4c; S. Ros- 

kelley. £5. 

Mae yr Indiaid wedi dechreu ryfela â’r milwyr. gan 
ddwyn 800 o’u hanil’eíliaid at ladd, Ty walltwyd gwaed ar hob 
ochr. Mae darpariadau am rhyfel yn Kansas. 

C Y N W Y S I A D. 

SíTyiliiad yii Nrlirajha 

Gwrtbsiiwyr o lltah 

G.ilyzyddi:ietli— Teyrnas Diiw 
Htnétinn E*lwystiz Çaitrefol., 

AUOHAFFWTD A CHTHOEDDW Tl) OAM ». DAMIELS, 


280 

293 

29 « 

301 


IÍDG0BI\ T SEION 


ŵn m m ŵaínt. 


Rhii'. 20.] 


MEDI 26, 1857. 


[Cyf. X. 


HANESION EGLWYSIG CAETREFOL. 


CYNNADLEDDAU Y GOGLEDD. 

LlandHdho’ Medi 16, 1857. 

Anwt/l Frawd Daniels—L\r y cyntaf o Fai diweddaf yr oedd- 
;m jn galw yn nghyd amryw frodyr lîyddlon, yn ol y cynghor 
a gawsom i broíì y byd, hyny yw, myned allan heb bwrs &c. 
iblith y cenedloedd aaghrediniol, gan bregethu yr Efengyl 
iddynt, a gweled pa un ai derbyn, parchu, a bwyda gweision 
Iesu a wnaent, neu selio eu damnedigaeth trwy eu gwrthod 

Yr oedd ar y pr.yd gannoedd a miloedd o draetliodau o waith 
D. Jones a J. Davies yn llwydo wrth y llonaid blycliau yma 
s thraw trwy y Cvnnadleddau feJ. baich fel dyled y goron , 
heb obaith ei delir byth. Wrth ystyried eu bod yn eiriau y 
bywyd, a dynion yn raarw yn chwe sir y Goglcdd o eisieu 
gwybod eu cynnwysiad. penderfynasom eu dosparthu. 

Dewiswyd wyth o henuriaid, y rhai oeddynt a’u calonau yn 
J gwaith, i fyned allan, a roddwyd cŵd da yn llawn o lylrau 
îhw*g pob dau, a chyfarwyddw.yd hwynt i gymnaery y ‘w ^ 
«’r bron, gaa draethodu pob tŷ, a phregetliu yn yr hwyr. 

Aeth y brodyr Thomas Jones, (gynt o Aberystwit ,) ac 
Eiward Parry, Ieu., o Tanygraig, Llandudno, trwy o sr 
6&ernarvon a Môn, gan draethodu yn fanwl raew n Ire 8 8 
«’rjbron. Weithiau caífent íwyd gyda groesaw ca *°" ; ^ ” 
ereill. golwg digon sarue. Arunamser caffcnt wy a ’ 

ohono; au.iieroedd ereill, bwyd sal ac ycbydig o ltìn0 ' 

Pris i ;g. 




306 


UDGORN SEION. 


amser ar y tro heb ddim Weithiau byddent raewn gwely, 
pryd arall wrth fôn y clawd as wair, mewn ysgubor, 

íEild defaid,neu ar ganol cae. Rhai prydiau gyda bola llawn 
prydiau eraill heb gael dim oddiar y boreu neu y nos o’r blaen' 
T bobl weithi au a’u derbynient yn garedig, a channoedd ya 
gwrando eu pregethau: prydiau eraill y bobl a u tyngent ac 
a’u rhegent, a gyru y cŵn ar eu hol, gan fygwth eu saethu neu 
eu crymanu fel torri gwellt— neu wrth fod ein brodyr addfwyn 
yo pregethu y bobl a’u gwawdient ac a waeddent hurrah! a’u 
gyru o’r Ile fel lladron, gan ymlid ar eu hol filltir o ffordd, a’u 
gadael i fyned yn newynog a gwlyb i’r croen i gysgu ar y maes. 
Creid yr holl gynhwrf gan rhyw hen Fethodistyn Phariseaidd 
a’i beu trwm, ochenaid farwol, gweddi hir, pwysau bach, mesnr 
bỳr, a’i hen lais truenus dônawg, rliith dduwiol cy threulig yn 
dywedyd, '• Mae yr oes yn rhy oleu a gwareiddiedig i gyfeiliorn- 
ad o íath hynyna gael derbyniad yn ein gwlad Gristianogol ni! 
Gwyddom am waith gras ar ein cyflyrau trwy Iawn y Groes er 
ysllawer dydd bellach, a rhy hysbys ydym o hanes y twyllwr 
Jee Smith a’r Mormoniaid i gaeleinhudo; eithr os gwnewch 
chwi un wyrth fach nyni a gredwn!” Ar yr ub pryd yr oedd 
yn llawn celwydd ac anonestrwydd, twyll a phutteindra. Yr 
ydwyf yn barod i gredu i’r diafol ddwyn yr hen lofrudd, John 
Calvin, i ben un o fynyddau uchaf Caerynarfon, a’i gael i 
syrthio ger ei fron a’i addoli, am yr hyn y cafodd Calvin yn 
ettifeddiaeth, Môn, ac Arfon, a ehẁr y Bala. 

David Jones, Dinbych, a b)aniel Lewis a aethant tuag ochr 
y Bala, gan draethodu yr holl wlad, a chawsont hwythau yr un 
driniaeth a ddesgrifiwyd eisioes. 

Edwin Prico, Trefôr, gwr i un sydd deilwng o’r enw gwraig, 
yr hon sydd a’i holl galon ar i’w gwr gael pob cyfleustra i 
wneuthur ewyllys Duw, dyna y çualiti/ sydd yn mherched y 
Saint yn y gogledd,) a Robert Williams, fOffeiriad ,) Cefn Mawr, 
a aethant tuag ochr Llangollen, a chydag ochr Sir Gaerlleon i 
lawr liyd sir Drefaldwyn, gan draethodu a phregethu yn gym- 
raeg a saesneg trwy yr holl wlad. Cawsant hwythau yr un 
driniaeth a’n brodyr eraill: credwyfmai y ddau yma a oddef- 
asant fwyaf trwy gysgu alian a phrinder bwyd, 

Yr Henuriad John Treharne a minnau a gyd deíthiasom am 
tua 6 wytlmos, trwy barthau Meiiionydd,Trefaldwyn, Aberteiô 


UDGOBN SEION. 


367 


a iíaesyfed, gan bregethu mwy na tliraethodu ; eithr wedi i mi 
ymadael ag ef, parhaodd, wrtho ei hun, trwy yr haf, i bregethu 
a thraethodu am fywyd. Mae ynddo ef gymhwysderau y lîew 
a’r ŷdd yn gyssylltiedig, ac y maent yn ofynol ynddo er ei 
alluogi i deithio mynyddau noetlilwm, daneddog,a thragywydd- 
ol Meirionydd. 


Yr Henuriad Hugh Eyans, a’r brodyr eraill ag sydd yn 
gweithio, ydynt ar gyleh yn llafurus dros yr aehos bob Sul. 
Mae y brawd Hugh Evans yn proli yn ei ymddygiad fod ei 
galon yn llosgi gau sel dros lwyddiant gwaith Duw — y mae yn 
gweithio bob dydd yn galed, yn cynnalteulu ya 6 mewn nifer, 
vn talu ei ddegwm, llywyddu y Gynnadledd yn rheolaidd, ac 
yn bwydo yr henuriaid, a’u llettyo. 

Y brodyr Wm. Ajax a Dayid John ydynt wedi gofalu yn dda 
am eu cynnadleddau a phregethu oddiamgylch yn y pentrefydd 
cylchynol lle yr oedd yn anghyfleus i’r rliai a weithient yn yr 
wythnos i fyned, gan adael traethodau yn mhob tŷ a’u eym- 
merent. Prydiau eraill elent i ffwrdd yn mhe 1 i’r wlad i brofi 
y byd a’u hunain, heb bwrs nac arian. Gwnaeth eich gostyng- 
edig frawd yr un modd, gan bregethu a thraethodu yn mheb 
llea allaswn, 

Hawdd ein hadwaen wrth ein gwaith, ein hamgylchiadau, a’n 
hysbryd — yr uchaf ei swydd yn flaenaf yn y rhan gasaf o’r 
gwaith — yn dweyd Dewch, ac nid Ewch, a Gwnewch fel yr wyf 
í yn gwneud, ae nid eistedd ar ei sofa ac erchi fel 'Lord. Yr 
ydym nioll ynun — un galon ac un gwaith, a dim un yn gweled 
gwaith ei frawd yn llai na’r eiddo ef. 

Yn awr mae yr holl flychau llyfrau yn wag— miloedd o draeth- 
eilau yn meddiant y bobl, a’r brodyr oll wedi cael eu galw yn 
ol, oddiar y cyr.taf o’r mis hwn, a’u gollwng i fyned i weitliio, 
ilywyddion y cynnadleddau, aphawb ond myfì, fac awn mnau 
befyd pe byddai hyny yn ddoethach.) a’u cenadiaeth ydyw' 
ennill arían i yinfudo y tro nesaf: ehwe’ fliis o amser sydd 
ganddynt i gyflawnu hyny a thalu a allont or dyled sydd am 
1 llyfrau a ddosparthwyd. Taìwn y cyfan os gallwn, ac os 
methwn, caiff ryw raieraill, neu caifffod fel dyled y goron 


b ei dalu byth. 

Yr ydym mewn undeb a chariad, ac wrtli fodd ein calonau. 
fydym yn bedyadio rhai, ac mae ugeimau yn darparu ym- 
0 tua Seion y tro nesaf. Amen._._ , r v Tavpq 


y r Eiddoch, J. E. Jones. 


S08 


EDGORN SEION 


ADOLYGIAD. 

Ar y Traetliawd, Cyfeiliornadau a 'Diclieüion Saint y Dyddiav. 
Liweddaf, a Llyfr Mormon, yn cael eu Dynoethi, gan y 
Parchediy W. J. Morrish, a gyfieithwyd o'r Saesneg 
gan David Roberts, o Gaerynarfon ■ 


Ar gais araryw o Saìnt y Goglodd, y rhai a’n hysbysant fod 
cynhwrf adnewyddol obìegid y traethawd uchod, ceisiwn 
ddangos cymmaint o’i anghyssondeb ag a ganiata ein ycliydig 
le i ni ei osod. 

Yr awdwr, Mr. i\'orrish, sydd yn Offeiriad yn Eglwys Loegr, 
os iawn ddeallwn ei Rybydd Cyntaf at ei braidd, . 

Wrth ddechreu ei Iîybudd, cyfeiria at rwymedigaethau ei 
swydd bwysig— ei fod i osod i !awr bob cyfeiliornadau croes i 
Air Duw, trwy ei * ordeiniad yn Weinidog Duw, trwy arddodiad 
dwylaw Esgob Cristianogol’ 

Pwy, wyddys, a ordeiniodd yr Esgob? neu pwy a ordeiniodd 
Offeiriad cyntaf Eglwys Lloegr? Ysgymunwyd hi gydag 
anathemau ar ei plien oddiwrth Babyddiaeth, ac ni ddaeth un 
cenadydd dwyfol oddifry i ordeinio nac awdurdodu un o’i 
gweinidogion gnrthgilienig; canys gwrthwyncba ein awdwra’i 
frodyr cyflogedig yr athrawiaeth o weinidogaeth angylion yn 
y dyddiau hyn, o herwydd ci bod yn ‘ ddycithr ac yn groes i 
Air Duw.’ O ba le, ynte, yn wreìddiol, y daeth awdurdod y 
Parchedig hwn i fod yn Weinidog j iuii ?’ ()s ydyw offeiriaid 

Eglwys í.loegr d.an y fath rwyrnau i gynnal athrawiaeth Gair 
Duw, paham na esgymunid Henri yr Wythfed am ei gythreul- 
deb, fel yr esgyrr.unodd yr Eglwys Babaidd ef? a pha le yn 
Ngliair Duw y ceir caniatad i ystraneiau Henri? 

Achwyna yrawdwr yn dost fod y ‘ Mormoniaid ’ yn llwydd- 
iannus neillduol i ‘ ansefydlu mediiyliau amry w Gristianogion 
duwio!, a dysgu iddynt athrawiaethau croes i Efengyl ein 
Jlarglwydd lesu Grist,’ a ffugia ei fod wedi ‘ymchwilio i’w 
dechreuad,’ fel nad eill gamsynied, debygem ni. 


Cynnyrch yr ymchwiliad munwl hwn ydyw mai Duu> eihun 
a guddiodd llafnau Llyfr Mormon yn mynydd Cumora. I’» 
1 p., yn llyfrau y Saint, y cafodd yr ymchwiliwr manwl hwn y 
^ath l:anes? Yr oeddem ni yn deall mai Mormon, yn y flwyiìd 


CDÖOKN SJSION 


30» 


V n 384 , ar ol Orist, a'u cuddioild hwynt oll, oddieithr rhai a 
sdawodd i’w fab, Moroni, yr hwn a gwblhaodd iiauesei genedl, 
te aseliodd i fyny y cof ysgrifau yn y flwyddyn 421. A. C. 

‘Yn awr mae Duw yn ei drugaredd wedi caniatau i anwiredd 
yr haeriad gael ei brofi,’ meddai yr ymchwiliwr. Amen, ddy- 
wedwn ni; ac annogwn y praidd i wneuthur eu hymchwiladau 
eu hunaino hyn allan. 

Yn nesaf, cafodd yr yníchwiliwr afacl raewn hen chwedl a 
«’ifnbrofwyd drosodd a tlirsodd er ys blynyddau bellaoh, scf 
chwedl Spaulding. Cyfeiriwn ein darllenwyr i ddarllen LÍyfr 
Mormon, a’r traethawd sydd yn gwrthbrofi chwedl Spaulding, 
íi sicrhawn y cant foddlonrwydd hollol. 

Wrth dertynu ei Sybydd cyntaf haera y Gweinidog duwiol(?) 
hwn fod y 1 Mornioniaid’ yn honi i Dduw ei hun ysgrifenu 
Llyfr Mormon â’ifys! tra y dengys y i.lyír ci hun, ynghyd a 
chyhoeddiadau y Saint mai dynion ysbrydoledig, mewn gwa- 
hanol oesau, a’i ysgriferiasant ar lafnau, ac i’r Gweledydd Joseph 
Smith ei gyfieithu i’r sacsneg. Onid yw celwyddau hyllnoeth 
yr ythchwiliwr yn c.hwyrnellu ei ddedfrydan yn ol ar ei ben ef 
eiluin? a gwirionedd a darana atob y Prophwyd i Frenin Israel 
— Tyui t/w y gwr! — tydi sydd 1 yn ffugio bod yn Weinidog Duw 
— ei leferydd ef sydd wedi ei sy.Ifaeini ar gelwydd — efesydd yn 
gwyboil am y twyll a arfera — oddiwrtho of a’i frodyr ariangar, 
cyflogcdig, ymífrostgar, y dylasai y bobl ymddidoli — ac efe ai 
fath sydd yn eymmysgu ryw raddau o’r gwirionedd a’r Com- 
mon Prayei, oyflog, a gwerthu Iwings. Efe sydd yncondemnio 
breudd ydion. dutguddiadau, a gweledigaethau o angyljon yn 
yr oes hon tra v dy wed Joel y cant fod yn y dyddiau diweddaf, 
gan díleehrcu gyda’r Iuddewon, a’u plant, a phawb, yn mhell, 
cynuifer a alwo yr Arglwydd ein Duw ni atto. Joel ddysg- 
odd yr athrawiaeth ffol liyn, a Mr. Morrish, yr ‘EsgobCrist- 
iûnogol,’ a holl eglwys Ilenri yr Wythfed a’i ambeuodd. Hwynt 
bwy, ynte sydd yja dysgu athrawiaethau dyeithr a cliroes i air 
Duw, ac athrawiaethau croes i Efengyl ein Harglwydd lesu 
Lrist. Mae hono yn dyfod mewn nerth, ac yn yr Ysbryd Glân, 
sc mewn sicrwydi! inawr, inedd Paul. Gwrandewch chwi, 
0, Eglwyswyr; Os mai Gweinidogion Duw ydyw eieh Hoff- 
eiriaîd, hwy a ddywedant wrthych ‘ Chwi a doerbyuiweh 
Hawn yr Ysbrya Glûn’— addewid Joel— breuddwydion a gwcl- 


310 


UDGORN SEION 


edigaethau fel y cafodd y Prophwyd Joseph Smith a’r Saint— 
«adarnhad y gair trwy amry wiol ddoniau yr Ysbryd Glân a’l 
arwyddion sydd yn canlyn gwir gredinwyr. Mae cynnifer a 
alwo yr Arglwydd ein Duw ni ato iV derbyn, os coeliwn air 
digyfnewid Duw. Eithr rhaid i’r Gwemidogiun fod wedi cael 
eu galw gan Dduw megis Aaron, ac nid megis Mr. Morrish a’r 
‘Esgob Cristionogol.’ 

Peth tra ynfyd yn ngolwg yr awdwr yw athrawiaeth yrym- 
gasgliad. Nid rhyfedd hyn, gan ei fod wedi cau ei galon yn 
erbyn pob peth ‘dyeitlir a newydd.’ Diaraheu ei fod ef a’r lleill 
o r Ofifeiriaid a’r üisgobion Cristionogol yn gweled y byd yn 
myned yn y blaen yn gampus, fel ag y mae, lieb i’r un o’r 
prophwydoliaethau sydd yn ngair Duw gael eu cyfìawni byth. 
Gan fod ein traethodau yn egluro athrawiaeth yr ymgasgliad 
ni ychwanegwn rhagor na ehyfeirio yr awdwr a’i braidd i’w 
darllen, a plieidio a mesur y Saint wrth ei fesur ef ei htm 
Hawyr! Oífeiriaid yn Eglwys Loegr yn son mor ddigywilydd 
am elw bydol! Darllener erthygl Iìeynolds yn ein rhifyn hwn, 
a chaued yr Offeiriaid en cegau mewn gwarth. 

Am y tir a fedd y Saint yn yr Ameriea, mae i’w gael yn 
agos yn rhad, a hwythau yn free hoìders anymddibyno), heb nn 
OfFeiriad nac Esgob i lyncu eu degwm, na threthi na rentydd 
mawrion i’w eadw yn gaethion i fawrion segur. 

Wrth derfynu ei Rybudd Cyntaf dymuna iddo gael priodol 
cffaith ar ei braidd. Cawn weled os cafodd. Cyfeiria befyd 
at rhybuddion Paul a Pedr. Dywedwn etto, Tydi yw y gwr! 
Lydi ath frodyr sydd yn gwertlm Iẃinejs, sef Gweinidogaeth 
plwyfau, yn cynnwys miloedd o eneidiau dynion, am gannoedd 
neu flloedd o bunnau, gan wneuthur marsiandiaeth o eneidiau 
dy braidd — tydi a’th Egiwys sydd yn metliu goddef atbraw- 
iaeth iaclius — eyflawniad o addewidion pemiant Gair Duw, ac 
yn pentyrn atlirawon cyflogedig, diog, balch, ymffrostgar, 
ariangar, a melys-chwannog. 

Ymunwn a’n holl galon gyda yr awdwr i rhybuddio y 
praidd â r adnodau a ddifyna ; eanys efc yw y gwr . 

Riiybuod 'ì, — Yr eífaith priodol a gafodd lthybudd y cyntaí 
ar y praidd aganfyd.lir yn y difyniad a ganlyn, — 

Fy anwyl Gyfeillion— Cyfeiriais lytliyr atoch yehydig atnser 
yn ol, i’ch rliybuddio yn nghylch y twyll a arferir tuag atocb 


ÜDGORN SEION 


31 1 

gan nifer o ddynion a alwant eu hunain “Sainty Dyddiau 
Diweddaí;” a chyda GOFID DWYS [cydymdeimlwn athos- 
turiwn ■ r- s y parcbedig pan ystyriom ei gyflog!] yr ydwyf 
yncanfod LLAWEE o honoch yn cymeryd eich harwain ar 
gyfeiliorn ga gau athrawon hyn; a’r unig reswm ag a 
allaf ei roddi dros hyn ydyw, nad ydych yn deall mewn gwirion- 
edd yr athrawiaethau a ddysgant 1 chwi.’ Gallasai ychwanegu 
‘hebimi wneuthur ychwaneg 0 ymchwiliad.au drosoch, fel, os 
na ddeallwch mewn gwirionedd, y dealloch mewn celwydd o’m 
eiddo i !’ 

Aehwyna y bugail nad ydy w ei braidd wedl eu selio yn ddi- 
gonol yn ffýdd y Common Praycr, eu bod yn anwadal ac ansef- 
ydlog, ac yn awyddus i glywed rhywbeth newydd heblaw ‘fel 
yr oedd yn y dechreuad y mae yr awr hon, &c., ac o herwydd 
«ubod yn credu henuriaid y Saintpan yn profi eu pynciau o’r 
beibl, tra y dylent sylwi ar ci ymcbwiiiadau ef i darddiad Llyfr 
Mormon, a chredu ei haeriadau ef yn Rhybydd yr ail, 

Yn nesafcawn gyfìeithiad gwael oddiwrth dudalen gyntaf 
llyfr Mormon— pa hanes ydyw — tystiolaeth tystion, &c , a bod 
yr Athrawiaeth a Chyfammodau yn dysgu bod ‘egwyddorion 
Efengyl Iesu Grist yn y Beibl a Llyfr Mormon, yn yr hwn y 
mae cyflawnder yr Efengyl.’ Mai hon yw unig eglwys Duw ar 
>' ddaear, a bod Duw yn parhau i ddatguddio ei ewyllys. Ar 
ol liyna annereha ei braidd fel y canlyn : — 

'Chwi a ganfyddwch fod y bobl hyn yn cymmeryd arnynt 
fod yn apostolion ac yn brophwydi o Eglwys Saint y Dyddiau 
Diweddaf — yr unig wir a bywioleglwys ar wyneb y ddaear: ac 
felycyfryw dywedant wrthych nad yw Duw wedi datguddio 
yn y Beibl yr oll ag sydd yn ddigonol i iachawdwriaeth, ond eu 
bod hwy wedi eu danfon i hysbysu i chwi ddatguddiad newydd, 
yn yr hwn y mae cyflawuder yr Efengyl.’ 

Gallasant ganfod yr uchod heb gynnorthwy ei Rybydd ef; o 
blegid mai dyna beth oeddynt yn glywed gan bregethwyr y 
baint. Sylwn etto ar y cynnygion egwan canlynol, i wrthbrofl 
yr athrawiaeth o ddadguddiad parhaus: — 

'Yn awr, y gofyniad ydyw, A ydyw yr haeriad ymayn unoì 
ár Ysgrythyr? Dywedir wrthych (Rhuf. xvi. 25,) fod ‘yr 
Efengyl a phregethiad Iesu Grist ynoldatguddiady dirgeiwch, 
yr hwn ni soniwyd am danoer dechreuad y byd,’ &c. Oyfeiria 


312 


DDÖOItN SiälOM 


hefyd at Col. 1. 25, Ioan xr. lö, a 1 Ioan ii. 20. Oddiwrth yr 
adnodau hyn y mae yn casghi fod holl gynghor I)u\r a’r holl a 
fwriadai Efe ddadguddio yn gynnwysedig yn y Beibì! Dyma 
enghraifft o ddysgeidiaeth golegawl y bedwerydd ganrifar bum- 
theg! Braîdd yr ystyriwn y fath sothach yn werth sylw! 

Nid y w fod y Saint eyntefig yn meddu eyflawnder yr Efengyl 
ac wedi eael traddodiad iddynt o ho!l gynghor Duw ag ydoedd 
berthynoî iddynthwy yn un prawf fod hýny oll yn ysgriíenedig 
yn ychydig epÌ9tolau yr Apostolion atynt, y rhai a ysgrifenwyd 
pan y methai yr ysgrifenydd ymbresennoli, ac nid oes ond dam 
yma a darn acwo ddysgeidiaeth Crist, tra y dywed Ioan ‘na 
chynawysai y byd y llyfrau,’ &e. Iíebiaw hyn mae amrai lỳfrau 
ar goll, ae er hyn oll haera ein parchedig awdwr fod holl gynghor 
ac ewyllys Duw yn gynnwysedig yn y Beìhì ! Lly frau gwasgaredig 
y Beibl a grynhöwyd yn nghyd ac a ffurfiwyd yn gyfrol gan 
haid o ofleiriaid llygredig, y rhai a gymmerasant arnynt yr 
hawl o gau y nefocdd yn erbyn cyflwyno ychwaneg o ddatgudd- 
iadau, ac i ddethol y llyfrau a ystyrient hwy yn ysbrydoledig, 
a’u ffurfio yn Feibl; gan daflu o’r neiltdu yr hyn ni chydunai a'u 
harchwaeth: ae av ol hyny ychwanegwyd y Comtnon Prayer. 
Cvdnebydd ein awdwr fod yn angenrheidiol i’r disgyblion gynt 
geel yr Ysbryd Glân i’w harwain i wirioneddau dwyfol yr Ef- 
engyl : paham, ynte, y mae efe yn ei wadu tra mae y Beibl ya 
ei addaw i bob erediniwr çi eilw Duw? (Actau ii.) 

Y cyhuddiad nesaf yn erbyn y Saint ydy w ‘gwadu fod y 
Beibl yn bur air Duw, a’i roddi heibio yn hollol.’ C'eisia yr 
awdwi- dwyllo ei braidd i gredu hyny trwy y dernyn canlynol 
a ddir ynodd allan o ddatguddiad yn nosran 47 o’r Athrawiaeth 
a Chy inmmodau. (Mae cyfieithad D. Roberts yn gwahaniacthu 
eddiwrth cyfieithad yr Ath. a Cbyf.) 

4 Wel > yr wyf yn dywedyd wrthych. fy mod wedi achosi i’r 
holl he i jyfammodau gaeL eu rhoddi heibio yn y peth hwn, ac 
y mae h u yu gyfammod newydd a thragywydddoh’ 

I’rwv dwyll ymresymu a darnio ymaith gymaint o’r datgudd- 
iad a w isinaethai i’w bwrpas dichellgar, haera mai eyfammod 
y Tcst nnnt New> I a rinwedd yr Iawn yw y peth a ddilëa 
y dati' ";vl a dalfyra ae a liwir mor warthus! 

Yr i. Vôimmod, a’r un Eglwys ddwyfol sydd wedi cael 
ei chyfi o o'r newydd i’r Saint yn yr oe» hon ag a fodolai yn 


UJjGÖliN SEION 


3lS 


T dyddiau cyntefisr, ac mae y datguddiad dan sylw yn dwcyd 
hyny! eithr cymmcrodd yr awdwr dichellgar ofal i adael hyny 
alian. Cyíeiria y datguddiad at bobl a gredasant fod y bedydd 
cyntafa gawsant yn ddigonol heb gael eu bedyddio drachefn. 
Dyma íel y ceisia y bugail cyflogedig hwn gadw ei braidd hud- 
oieilig rhag ‘atisefydlu yn eu meddyliau!’ 

Yn yrun duli y mae y gwedill o’r Ehybudd yn trin amryw 
ddatguddiadau &e. eraill i geisio profi y cyhuddiadau o wadu 
rhinwedd yr Iawn, gallu Duw, a phregethu teyrn-fradwriaeth. 
I gael deali yn amgen cyfeiriwn ein darllenwyr i ddarlìen yr 
Atlirawiaeth a Chyíammodau drostynt hwy eu liunain. 


UDGORN SEION, 

NKB 

'giei'en v iSẃt. 


DYDD SADWRN, ME1)I 26, ÌS57. 

E:n hîmuaíth tua chymanfa Brycheiniog a thrwy ranau o 
Mynwy a Dwyreiniol Morganwg, yn tíghwmpèini ein cynghor- 
wyr teilwng a’r Heuuriad A. Calhins, o Swyddfa Lerpwll a fu 
yn leshad rnawr i ni, ae, hyderwn yn fendith i’r Saint. Caw- 
soin bob gwir Sant yn y sefyllfa u ddysgwýliem íddynt fod 
yn llawn o oleuni yr Ysbryd Olân vn prysur ddisgwyl yi 
omser drwg sydil wrth y drws, ae yn ymddarparu >n gyfer- 
byniol. Rhödio yn addás- rhybuddio y byd mewn sobrwydd 
a geiriau diganasyniadol, trwy bregetliu a thraethoòu— eadw 
trefu y nef gartref — ymgynnilo, talu degwm yn onest, gah ys- 
tyried fod' Durv a’i iygad arnynt, ac aehub pob ceiniog a ellid 
er ymfudo mor fuan ag y bo’ modd. O! mörrliyfedd mae y 
fíbrdd wedi agor. Tystiodd artìryw frodyr afeddent deuluoedd 
e*< «d yn diawd, a rhai mewn dyled, cyn iddynt gydymffurfio 
á r . wygiad a dechreu talu siddo üuw i Dduw, In íuan 
wedi !i v daethant yn ailuog i dalu eiddò Cesar i Cesar, a 
cbynn; io ,-tnt yn eu cyflogau a'u hennill, a Dnw ar ol cael 
ei brofì y u !Jv , y 0 arllwys bendithion, hyd nes n:ul oedd lle i w 
da. lieb eu danfon i’r Swyddfa erbyu eu hymfudiad. tíaüen» 


3 14 


ÜDGORS SRJON 


lanw rhifyn o’r Udgorn â thystiolaethau o’r fath. Rithr drw ? 
genym orfod taflu cysgod tywyll dros y darlun teg! Mae 
rhai yn peidio ymddegymmu yn onest-yn ofni profi Duw p a 
un a dywallta Efe iddynt fendith, hyd nes na chaffont le iV 
dal. (Malachi iU. iO.) Mae y bennod hon, heblaw cyfeirio at 
blant Judahgynt, yn cyfeirio alydyddiau diweddaf, pan yr 
ymgasglai Israel i Seion a Jerusalem, ac yr adeiladent Deml 
Mae y rhai sydd yn hannerog ac anghywir yn naliad y degwni 
yn ddiau yn euog o’r cymmeriad o ‘ysbeilio yr Arglwydd;’ ac 
yn tynu ei ‘felldith,’ fel y dengys adnod 9 o’r bennod a nodẃyd. 
Darllener hi oli, a llawenhaed y Saint am gael eu geni yn y r 
oes wynfydedig (iddynt hwy) yn mha un ei chyflawnir, ac am 
y fraint o'gynnorthwyo, trwy eu degwm, i adeiladu Teml Duw. 
Ofned yr anufydd a’r drygionus y rhai a ddywedant 'Oferedd 
yw gwasanaethu Duw : a pha lesiant sydd er i ni gadw ei orch- 
ymynion Ef?’ canys yn nydd trallod, yr hwn sydd wrth y drws, 
ei ‘Eiddo Ef,’ y rhai a fyddant wedi ‘meddwl am ei Enw,’ 
yn umg a ‘ arbed Efe raegis yr arbed gwr ei fab sydd yn ei 
wasanaethu.’ Bydd rhai diog, difater, ac anghyfiawn a elwir 
yn Saint yn fuan yn WYLO mewn chwerwder enaid am beidio 
mawrhau y eyfleusderau a gawsant. Saint, oni wyddoch chwi 
ddiy sgogrwydd a sicrwydd gair Duw trwy ei weision ysbryd- 
oledig, a h bod yn Seion yn darparu gogyfer a rhy w beth sydd 
yn agos cyrhaedd, ac oni ddylem ni wneuthur ein rhan? 

Erltoig u'.th Grepvddol — “ Y Mormoniaid — Mae y secthud- 
oledig hon yn ddiweddar wedi bod yn dal allan mewn amryw 
lefydn cymmydogaethol i’n tref ni, (Abertawy.) ac ymddengys 
eu bod wedi cyrhaedd rhywbeth fel ‘cadarn le’ yn Llansamlet. 
Ar y Sul diweddaf, (yl3eg) modd bynnag, darf'u iddynt ddi- 
flasu eu gwrandawwyr gymmaint â’u pregethau llygredig t 
chwithig, a’u haeriadau mcwn perthynas i’r twyllwr Joe Smitli, 
fel y lluclilwyd hwynt â chabbage. pytato, afalau, &c., a gor- 
fodwyd hwynt i encilio yn ebrwydd gyda gwawd a senau 200 
neu 300 o bobl.” — Cambrmn. 

[Dyma cnghraifft arall o ‘Gristianogaeth’ ymffrostiol y bed- 
werydd ganrif ar bumtheg! Ae'dl yr asp eollibaidd, y Cambri&n 
ddangoslle mae ei l'eibl yn cefnogi a chanmol erlidwyr a difen- 
wyr, a gofynwn o ba ddosparthiadau mae yr erlidwyr a’r er- 


TJDGOItN SEION 


815 


lidiedig — yr hwu sydd yn taro a’r hwn »ydd yn troi y rudd ar- 
all? Fe ddaw, yn fuan, gryfach pregethwyr na’r Saint pan y 
dichon na fÿdd y cabbage , pytato, nac un trugareddau craill 
morddigonol!] 

Sílweh.— Mae amryw locustiaid yn ddiweddar wedi talu ym- 
weliad âgwahanol barthau o’r Ynysoedd Prydeinig, ac yr oedd 
un a brofwyd mewn iechyd ag archwaeth rhagorol. Darlien- 
wn i ychjdig o ysbiwyrfyned o flaen y fyddiui wlad Caanan; 
nid yw y drefn hyny yn annichonadwy etto. 

O’r Gwastaordd.— lthwng colled anifeiliaid trwy yr Indiaid, 
treiniadau dtwg, ofn eael by w mewn pabellau y gauaf dyfodol, 
a Soad ymaith y fath niferoedd o’r milwyr o’r herwydd, mae yr 
ymgyrch filwraidd i Utah weditroi al'an yn warth a gwarad- 
wydd ar y llywodraeth Americanaidd! 

Mae yr Eipress Company yn lluniaethu eu gorsafau »r hyd 
y Gwastadedd yn gampus. Bydd hyn yn fendith anmhrisiad- 
wy i ymfudwyr, 

NEWYDDIADUB REYNOLdS, SECTARIAETIî, A 
MORMONIAETH. 

Cynnwysa y newyddiadur uchod am Medi 13,erthygl ydd- 
orol ar y ‘‘ Mormoniaid a'r Offeiriai 
Sylwafod Nena Sahib a Brigham Young wedi dinystrio hedc- 
wch, archwaeth a synwyr y Times crefyddol am bytli. Tra 
raae un yn lladd ein cydgenedl wrth y miloedd yn y D ‘ V rain, 
fod y llall yn en denu wrth y miloedd i'w baradwys sydd 
yn y gorllewin pell. Mae y Times yn rhyfeddu pa lo mae yr 
Offeriaid, a pha beth y maent yn ei wneuthur wrth adael eu 
plwyfau i gael eu gwaghau o filoedd o bobl o dan eu trwynau 
I'r gofyniad Pa beth mae yr offeiriaid yn ei wneuthur, dyry 
y ‘Reynolds’ ateb, a hyny yw “ ymaent yn gwaeuthur fel arfer 
-yn amddiffyn drygau a fodolant, yr hyn sydd yn tueddu 1 
chwanegu at rhífedi Brigham Young. Macnt yn gyru r 
tlodion niewn amddifadrwydd anobeitliiol i geisio noddfa r ag 
cu hysbeilwyr eglwysig. yn nhiriogaeth bellenig y Mormoniai 
Mae yr offeiriaid, gydag ychydig eithriadau anrhydeddus, J 
ymwneyd a’u heri orchwyl o wenu ar y cyfoethog, a gw c u ar y 
tlawd — yn gweniaethu a phiygu i frenhinoedd. mawrion, a c ty 


UDGORN SEION. 


31« 

foethogion, ac yn ceryddu yn y modd lîymaf, feiau ysgafo y 
bobl gweithgar. Mae hyn yn rhan, ond nid yr lioll o’r hyn y 
macnt yn ei wneuthur ; y maent hefyd yn ymwneyd a chyn» 
uyddu eu trysor bydol, a llaw'er o honynt wedi llwyddo i 
gyflawni yr hyn a gylioeddodd y Meistr mawr yn anmhosibl. 
Maen't yn gwasanaethu Duw a Mammon— neu fel ei eirir gan 
un o honynt hwy • yn gwneuthur y goreu o’r ddau fyd.’ Ad- 
nabyddir amrai offeiriaid yn mysg y rliai cyflymaf o’n gwýr 
busnesol. Mae rhai o Jionynt yn ddalwyr mawriou rhanau 
mewn gorchwylion Stocl: Jobbing a Swindling. Y maentyn 
ddelwyr belaeth mewn ysgrepiau rheilffordd ac ereill ; anrhy- 
deddir hwynt yn Capel Court, ac adnabyddir hwynt ar y l ‘Stock 
J8xehange ’ prynant ystadoedd tirawl, yehwanegant dý at dŷ, 
prynant gommisiwnau i’w meibion yn y íyddin, &c; dyfeisiant 
am wŷr arglwyddiaethol i’w merched, ac ant ilawr ar euboliau 
o flaen unrhy w ddyn mawr, neu swyddwr llywodraethol, er 
mwyn eiw bydol. Ddim ond £5 0,000 a adawodd Esgob 
Llundain i'w blaut, tra yr ystyrid y gallasai bod wedi pentyru 
llawer ttìwy allan o’r gyflog flynyddol ddirfawr abocedoedd am 
gynniter o flynyddoedd. Dywedir nad oedd hyn i’w gydmaru 
ag eiddo esgobion ereill, ac, os felly, pa beth yw enw’r Nef, yd- 
yw *wm cyffredin acarferoì pentyriaeth ‘Gwit- Barchedig Dad 
yn Nnw’ ? Gwyddöm ei fod yu £00,000 yn ddyblyg a dau- 
ddyblyg, ae nid yn anaml yn fwy na hyny. Pa beth a dywedai 
y pabell wneuthurydd Pau , a’r pysgotwr Pedr, wrth y fath ol- 
ynwyr ni wyddom, er ein bod yn credu nad arddelai yr hyn- 
afiaid hyny y fath Gristionogion ariangarol, ac fod Apostol arall 
a arferai ddelio mewn ys ;ript a ciiario y cwd yn fwytebygo 
fod yn gyn-dad ysbrydol ein arianwyr eglwysig na‘r dynion 
tlawd achaled weithgar, i ba rai yr ymddíriëdwyd cyhoeddiad 
cyntaf-gwirioneddau syml a rhwydd y grefydd Gristianogol I 
dreiglo mewn cerbydau clystogog velvetaidd — i gael dysgwyl 
atynt gan haid o woision blawdiog a phlwshiog — i fyw mcwn 
palasau gwych ddodrefnog a bras fwydog— i yfed y gwinoedd 
oreu— i gadw y gordderch wragedd teeaf— í farw yn arogl 
s mcteiddrwydd, ac i uu adael i’wettifeddion £50.000. £100,00«, 
„0,000— y maent yn lled debyg o fod yn gwnenthur y 
-oreu o’r byd hwn, eithrei fod y ffordd ddìogelaf i wneuthur y 
goreu o’r nesaf, nid yw moreier.” 


UDGORN SEION 


31y 

Yna â i mlaen i annog y r offeiriaid i hunan-ymwadu a 
pharchu y tlawd, fel y gwna yr henuriaid Mòrmonaidd, fel na 
orfodir pobli ffoi tua Utali er achub eu hutiain o’rt eorh-house, 
eu meibion rhag y carehar, a’u merched o’r heolydd. Er nad 
yw yn canmol Mormoniaeth, dywed ei bod “yn rhywbeth syi- 
weddol mewn cyfnewidiad am gydymdeimlad gwag, ffurfiau 
dinóf, cibau crefyddol, a digalonog ddiryra Gristianogaeth 
yrtiai, yn y dydd presennol ydynt nwyddau masnaeh y pwl- 
pudyn yr Ynysoedd Prydeinig ” 


« LIYING ” AR WERTH 


Mae Ptinch wedi cael orÿn ddifyrwch am fynegiad haérHug 
yny Times ae yn dweyd ci fod yn agoriad cyfteus i Offeiriad 
díog — yn swydd segur sydd yn cyrhaedd tua £370 y flwyddyn 
a'r gwerthydd yn SSoed. Arian a brynant ofa'. yr eneidiau a 
meddiant y gyflog yn dalp lieb dynu condemniad Simon 
Magus meddai Punch. Mae gan y gwerthydd living arall, werth 
£700 y flwyddyn, yn Swydd Essex, ac yn pregethu yr Efengyl 
(?) yn Chtdmsford am £800 y flwyddyn, heblaw tramwy y 
prif flyrdd a’r caeau i odal eneidiau yn y cylch o Ddeon gwledig 
Rocliester. fían fod ei Barcbedigaeth yn 58 mlwydd oed, a 
clianddo gyunifer o fanau, ofnir j gweithia ei hun i farwolaeth! 


DIWEIRDEB OFFEIRIAD O EGLWYS LLOEGR. 


Mae y Parchedig Wm. B. Sutlierîand, o ddinas Burlington, 
o’r diwcdd wedi cael ei ddynoethi yn ei hen arferiad o geisio a 
dystrywio merched ieuainc. Tua mis cyn iddo gael ei ddai yt 
ydoedd wedi ceisio ei forwyn, Teressa Gilbert, 23 oed, ar y 
diwrnod cyntaf o’i gwasanaeth, i öistedd wrth ei oehr ar y 
*o/«, a darllett pennod iddo, yr hyn a wnaeth. Yna cymmer- 
odd y Bcibl o’i llaw, a dechreuodd drafod ei chorfF a hi a gyí- 
ododd, ae a aeth allan, gan ddweyd ei bod yn myned ffwrdd; 
cymhellodd hi i aros gan gynnyg iddi wisg sidan a modrwyau 
aur, y rhai a wrthododd. Tro arall aeth atti i w gwely, o !UI 
ofyn iddi a:os. Ond hi a fygythiodd godi twrw, am yr hyn y 
öymigodd efe, ac wedi iddi liysbysu ei wraig efe a’i troediodd 


313 


UDGORS SEION 


hi allan o’r tŷ. Er iddi hi dyngu byn o flaen yr ynad, ni 
ebredai yr eglwys ei thystiolaeth. 

Yn mhen tua mis wedi hyny, er ys ychydig amser yn ol, yr 
Offeiriad a lwyddodd, i dreisio merch ienanc, tua 15 oed. 
Ni wnaeth yr adyn ond braidd dianc rhag tad cynddeiriog ac 
arfog y ferch, neu buasai efe yn cael rhoi iawn am ei bechodau 
gwarthus. Mae efe wedi ffoi lle na ŵyr neb, meddai y new- 
yddiaduron. 


LLWYDDIANT TEYRNAS CRIST. 


Efengyl y deyrnas sy’n llwyddo, 

Trwy allu anfeidrol ein Ior; 

Yn fuan hi leinw’r holl ddaear, 

Fel töa y dyfroedd y môr. 

Gwna, gwna, fel töa y dyfroedd y môr. 

Dadwreiddir yr hen draddodiadau, 

A’r gwag seremoniau o’r bron; 

Tywyllwch caddugawl alltudir, 

Goleuni cyôawnder y r w hon. 

Clyweh, clywcli, goleuni cyfiawnder yw hoa. 

Teyrnasoedd a’u mawredd ysgydwir. 

Drwg ddeddfau ddifodir i gyd; 

Ac yna deddf Ysbryd y bywyd 
Fydd safon rheoliad ein byd, 

Bydd, bydá, fydd safon rheoliad ein byd. 

Y ‘ gareg ’ yn gadarn orchfyga— 

Maluria deyrnasoedd y iyd ; 

Dosrhanau’r cyn ddelw ganfyddwyd, 

Chwilfrywir — hwy gwympir i gyd. 

Braint, braint, chwilfrywir— hwy gwympir i gyd. 

Yn mlaen megis rnaen adamentaidd, 

A chyflym fel inellten â hon; 

Breninoedd amawrion gwladyddol 
Lewygant me" n biaw ger ei bron, 

Ciywcb. clvwcb, lle ìnt mewn braw ger ei bron. 


DDGORS SEÍ' R. 


319 


Mor fechan yr oedd pan ei thorwyd, 

Ond diolch, cynnydda bob awr, 

Yn fuan fe'i gelwu hi’n fynydd, 

Iíeb fesur na phwysau — ue mawr, 

Clod, clod, heb fesur na phwysau — un mawr. 

Breniniaeth ein Tad gynfodolodd, 

Yn ebrw ■ ■ e’ r s nen ; 

Ei deddfau nefolaidd adferir 
Er dwyn ei fwriadau i n* 

Hofif, hofif, er dwyn ei fwriadau i ben. 

Nefolaidd fydd Brenin adedd 'm. 

A swyddwyr y deyrnas fawr hon; 

Mawrhant eu holl gylchoedd godidawg, 

Yn rhwysgfawr, ar lwch Babilon, 

Clywch, cly wch, yn rhwysgfawr ar lwch Babilon. 

Cawn fedi ein maesydd mewn heddwch, 

’Rhai hauwyd trwy’r cleddyf a gwaed; 

Cawn weled eiri Hieso’n bersonawl, 

Ar ddelw glân berson ei Dad. 

Gwir, gwir, ar ddelw glân berson ei Dad. 

Melldithion anwnaidd ddiflanant, 

0 flaen grym santeiddrwydd ein Duw ; 

Gwir brifnod yr oesoedd a ddeuant, 

Fydd heddwch a chariad, gwir yw, 

Hoflf, hoflf, fydd heddwch achariad gwir yw. 

Arcdelwad Eloheim anfeidrol, 

Dderbynia myrddiynau o’r Saint; 

A’n daear gyssylltir â Kolob, 

Hyn fyild i’r brodorion yn fraint. 

Hoflf, hoflf, hyn fydd i’r brodoriou yn fraint. 

Draw, draw, gwelaf hi yn rhy gyfyng, 

1 gynnwys ei deiliaid ei hun ; 

Adleisia rhyw filoedd newyddion, 

Gwnewch fyd newydd eto, a dyn, 

Clywch, clywch, gwnewch fyd newydd, eto a dyn. 


ÜDGORN SEIOlf 


20 
3 

Creawdwyr a srreuant o’r newydd, 

Iaehawdwyr newyddíon a ddaw ; 

A bodau a leawir â’r Duwdod, 

Dysgwyliaf wcl’d liyn heb un braw. 

Gwnaf, gwnaf, dysgwyliaf wel’ü hyn heb un braw. 

Y Duwiau goruchel ymweiant 

A’n daearheb soriantrhyw bryd; 

A’i hoil breswylyddion nef*lwych, 

A ddawnsiaut mewn moliant ynghyd. 

Cly wch, clywch, hwy ddawnsiant. mewn moliant yngbyd. 

Glân todau fyrddiynau’n drag’wyddol, 

Genhedlant ysbrydion mal Duw; 

Y cyíryw mewn cy fnod dyfodol, 

Cant oll dabernaclau i tyw. 

Hoff, holi', eant oll dabernaclant i fyw, 

Am derfyn ar gynnydd y deyrnas, 

Yn ofer üdysgwylid dros fyth, 

Un hynod o’i milwyr a frwydrodd, 

Nid ofer, ywn Prophwyd hoff îsmitli. 

Clywch, clywch, niJ ofer. yw’n i’rophwyd hoffSmith. 

Fflint Medi 20, 1857. David John 

Parhäed Llywyddion y Oynnadleddau i dalu symiau o • 
degwm i’r swyddfa hon hyd oni ddelo dyled eu Cynnadieddau 
ìawr i’r ífif'wr ag oedd Mehefin 30, 1856. trwy wneuthur yr 
byn y talir am y traeihodau &c., ag oeddynt i ddyfod o r deg- 
m Hyderwn fod y traethodau yn eael eu cadw mewn cyfi- 
road o hyd mor belled ag y gellir, fel y cyflawnont ddybcn eu 
cyhoeddiad, ae y rhybyddir y cenedloedd. 

Newvdoiox Diweddarai-'. — Tayler wedi cyrhaedd y 
— heddweh, llwyddiant. a chyflawnder yno — enyda.u ryle< a 
doreithiog. Mae y Liywodraethwr newydd ar muwyr wet 
ail gychwyn. Gwrthbrofwyd y cyliuddiadau yn erbj n y 
Llyiyydd Young i foddlonrwydi Liywydd yr Unol Daiae.tiau, 

Cymmanfa Sir Fynwy a gynnenr Medi 27 ; Dwyreiniol dur- 
ganwg Hyd, 4; Caerdydd, lleg; Gor, Morgauwg, 18ted. tyau 
yLlywyddion Pratt a Benson yn bresennol yn yr olat. 
gwybod yn mhellach etto, 


CTNWYSlAD. 

Hane»ion Eslwysi» Cartrefol •<••••• 

Adol yniart 

Golyt'Jddíaeth— Anäawdd y Saint — Erlidigaetli Grelyddoi 

Newyddiadur Rc-ynolda, Sectariaetl), a 

LÌTÍug ar wertli — Diweirdeb OITeiriad ••*•' 

Càn Llwyddiant Teyrnas Crist 


33* 

308 

313 

31* 

317 

318 


AR6RAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D 


. daniels , ABERTAWT. 


UDGOEN SEION, 

* ETf 


ŵrm v ^atìtt 



Ehif. 21.] IIYDEEI' 10, 1857. [Cyf. X. 


DySGEIDIÁETH V LLYWYDD BBIGHAM YOUNG. 
'Bowery, Óinas Ll. II. ilawr, GorphenafM, 1 857. 

Darllenaf rhan o ysgrifeuiadau y Propliwyd Daniel, gan 
ddechreu ar adnod 27 o’r ail bennod. 

27. Attebodd Daniel o flaen y brenhin, a dywedodd, Ni ali 
doethion, astronorayddion, dewiniaid, na bru'dwyr, ddangos i’r 
brenhin y dirgelwch y niae y lirenhin yn ei ofÿn: 

28. Ond y mae Duw yn y nefoedd yu datguddio dirgeledig- 
fietaau, ac a fynegodd i’r brenhin Nebucliodonosor beth a fydd 
yn y dyddiau diweddaf. Dy freuddwyd a gweiedigaethau dy 
ben yn dy wely ydoedd hyn yma : 

P- Ti frenhin, dy feddyliau a godasant yn dy ben ar dy wely, 
beth oedd i ddyfód ar ol hyn : a’r hwn sydd yn datguddio dir- 
geledigaethau, a fytiegodd i ti beth a fÿdd. 

30. Minnau liefyd, nid o herwydd y doethineb sydd ynof fi 
yn fwy na neb byw, y datguddiwyd i mi y dirgelwch hwn , 
ond o’u haehos hwynt y rhai a fynegant y dehongliad i’r brenhin 
ac ' e ‘ 7 gwybyddit feddyliau dy galon. 

31. Ti frenhin oeddit yn gwelèd, ac wele ryw ddelw fawr : 
yddelw fawr hon, yr oedd ei dysgleirdeb yn rbagorol, oedd yn 
Wlgyferbyn- a thi; a’r olwg arni ydocdd ofnadwy. 

. 32. j>(.n y ddelw hon ydoedd o aur da, ei dwyfron a’i breich- 
la ® ® ar ian, ei bòl a’i morddwydydd o bres, 

® choesau o haiarn, ei thraed oedd beth o lionynt o hai- 
>m, a pheth o honynt o bridd. 

34. Edrych yr oeddit hyd otii thorwyd allan garreg, nid 
rvvy waitli «.wylaw, a hi a darawodd y ddelw ar ei tliraed o 
naiarn a phridd, ac a’u maluriodd hwynt. 

3 3- Yna yr haiarn, y pridd, y pres, yr arian a’r aur, a gyd- 
aiunasant, ac oeddynt fel mân us jm dyfod o’r lloriau dyrnu 

21 Pris, 1 hg- 


UDOOBN SEION 


823 

liâf ; a’r gwynt a’u dug hwynt yinaith, ac ni chaed ll e iddynt’ 
a’r garreg yr hon a darawodd y ddelw a aeth vn fynydd mawr 
ac ajanwodd yr holl ddaear. 

36. Dyma y breuddwyd : dywedwn hefyd ei ddehongliad o 
flaen y brenin. 

37. Ti í'renhin wỳt frenhin breuhinoedd : canys Duw y nef- 
oedd a roddodd i ti frenhiniaeth, gallu, a nerth, a gogouiant. 

38. A pha le bynnag y preswylia plant dynion, eíe a roddes 
dan dy iaw fwystfilod y maes, ac ehediaid y nefoedd, ac a’th 
osododd di yn arglwydd arnynt oll: ti yw y pen aur hwnw. 

SD. Ac ar dy ol di y cyfyd brenhiniaeth arall îs na thi, a 
thrydedd frenhiniaeth arall o bres, yr hon a lywodraetna aryr 
lioll ddaear. 

40. Bydd hefyd y bedwaredd freuhiniaeth yn gref fei haiarn : 
canys yr haiarn a ddryllia, ac a ddofa pob peth : ac fel haiarn, 
yr hwn a ddryliia bob peth, y maluria ac y dryliia hi. 

41. A Ue y gweiaist y traed a’r bysedd petli o honynt o 
bridd crochenydd, a pheth o lionynt o haiarn, brenliin- 
iaeth ranedîg fydd; a bydd yuddi betli o gryfder liaiarn, o her- 
wydd gweled o honot liaiarn wedi ei gymmysgu â phridd 
cleilyd. 

42. Ac tel yr ydoedd bysedd y traed peth o liaiarn, a phcth o 
bridd; felly y bydd y fieniniaeth. o ran yn gref, ac o ran 
yn frau. 

43. A lle y gwelaist haiarn wedi ei gymmysgu â phridd 
cleilyd, ymgymmysgant â had dyn; ond ni lynaut y naill wrth 
y llall, megis nad ymgymmysga haiarn â phridd. 

44. Ac yn nyddiau y brenhinoedd hyn y eyfyd Duw y nef- 
oedd frentiiniaetli yr hon ni ddistrywir nyth : a’r freniniaeth 
ni adewiri bobleraili; oud lii a faiuria, ac a dreulia yr iioll 
frenhiniaetliau hyn, a lii a saif yn diagywydd 

45. Lle y gwelaist dorri carreg o’r inynydd, yr hon ni tlior- 
à llaw, a malurio o honi yr liaiarn, y pres, y pridd, yr arian a’r 
aur, hysbysodd y Duw' mawr i’r brenhin beth a fydd wedi hyu; 
fehy y breuddwyd sydd wir, a’i ddehong iad yn ffyddlawn. 

4fi. Yna ysyrthiodd Nebnchodonosor y brenhín ar ei wyneb, 
ae a addolodd l)anie!; go.chymynodd liefyd am offrymu idtlo 
offrwm ac arogl darth. 

47. Attebodd y brenhin a dywedodd wrth Daniel, Mewn 
gwirionedd y gwn inai eicli t)ui* cliwi yw J)uw y duwiau, ac 
Arglwydd y breiiuinoedd, a datgud iiydd dirgeledigaetliau, o 
lierwydd medru o honot ddatguddio y dirgelwch hẃn. 

48. ^nay breii:n a fawrygodd Damel, ac a roddes iddo rud i- 
ion mawrioii luwer ; ac efea’i gwnaétli efyn bennaeth ar lioll 
dalaetii Babilon, ac yn ben i’r sw'yddogiou ar lioll ddoethion 
Babilon. 

49. Yna Daniel a ymbiliodd á’r brenliin. ac yntan a osododd 
Sadracli. Mesacli, ac Ahcdneso ar Jywodraeth talaeth Babilon; 
iiud Dauiel a cisiediojd ỳu inlioith y brenhiii. 


UBGOItN 8E!OX 


323 


Mae yr adnodau hyn o honynt eu iiunain yn destun a tlies- 
tuuau— yn bregeth a phregethau. 

ITr ydytn yn cael llawer o lefaru, pregethu, annog, cynghori 
rhoddi cyfarwyddyd, &c. o’r esgynlawr hwu, ac mewn amryw 
lefydd ereill, lle yr ymgynnulla y Saiut, eithr feallai mai cytf- 
elybyw gan amryw, fel y mae yn dueddol i mi, eu bod i ryw 
íesur yn esgeuluso darllen y Beibl, ac anghofio Hawer o bethau 
aysgrifenir ynddo. Feallai y fod llawer nadydynt wedi dar- 
llen llawer yn y Baibl, oddiar pan y daetharit i mewn i’r Eglwys 
hon, gan nad oedd ganddynt llawer o amseri wneuthur hyny. 

Yr oeddwn 1 yn Feibl-ddarllenydd cyn i mi ddyfod i meẃn i’r 
Eglwysac mor belled a berthynai llythyren y lìyfr yr oeddwn 
yn ei ddeall. Proífeswn íod yn Gredinwyr yu y Beibl mor 
belled ag y gwyddwn pa fodd ; eithr am ddeall wrth Ysbryd 
yr Arglwydd, ni fedraiserioed, cyn i mi ddyfod yn Sant y 
Dyddiau Diweddaf. Yr oeddwn lawer gwaith, wedi darllen 
dehoagliad Daniel o freudd wyd Nebuchodonosor,ond yr oedd bob 
araser yn bwnc tywyll i mi. Adwaenwn yn dda amryw 
ooffeiriaid y dydd, a meddyliwn yn aml ynot fy hun y catìfwn 
ryw wybodaetu o ídiwrthynt. Ac fel y daethym yn adnabydd- 
us ag offeiriaid cyflym, eall, a llcnyddol, a phroffeswyrcrefydd, 
meddyliais, yn awr rni a allaf gael ryw hysbysiad oddiwrth y 
dyn hwn neu y dyn arall, a dechreuwn ofyn cwestiynau ar rhai 
testunau o’r ysgrythyr, eithr gadawsantfi bob amser fel y caw- 
santfi— yny tywyllwch. Yr oeddynt yno eu huuaiu, agwy 
ddwn yn siwr, cyn i mi gly wod yr Efengyl, fod yr offeiriaid yn 
arweiuyddiou dall yn tywys y dall, ac nad oedd ganddynt 
ddim i wneuthur ond llithro yinaac acw. ac feallai syrthio i 
Hôs. Meddianwn gymaint a hyna o wybodaeth, cyn i mi ddy- 
•od yn adnabyddus â'r hyn a e.wir •Mormoniaeth,’ 

Byddai yn Uesiol iawn i drigolion y ddaear hon ddysguun 
ffaith, yr hon y mae ychydia iawn yn y byd wcdi ei dysgu, h. 
y.,eu bod yn anwybodus — nàd oes ganddynty ddoethineb, y wy- 
bodaeth, a’r ddeallwriaeth tuallan i’r cylch o’r hyn a elwir 
doetliineb dyn. I bersonau wyboì a deall eu talent eu huo, 
uu nertli eu hun.eugallu eu huu, a’u dylanwad eu hun fydd- 
jé yn 1 esiol iawn i drigolion y ddaear, er mai ychydig 
iawn syrtd yn ei ddysgu. 

hi wn fy rriod yn teiralo yn neillduol o ddiolchgar i rai dysgu 
yrbyna ddysgais mewn perthynas i’r diflfyg o ddealltwriaeth 
a Rwybodaeth, a hona. Gristioo ogiou ei fod yn eu meddiant, 
eitlir yr ydwyf wedi bot yn ddiolcligar bod fy rhan a’ra ffor- 
tun yn gyfry w ag i’ni Uuw roddi i mi synwyr da. cryf ; yr yd- 
"yfyn ddiolcluar am hyny. Pau ddaeth yr Efengyl ataf, 
gallwn yn sicr, o’m inewn aco’m amgy'.ch, eglur welcd pa beth 
a feddyliai yr Apostol 3 n y geiriau ‘pan ddaeth y gorchymyn 
bywhaodd pechod, a marw rninnau.’ 

Gallaswn eglur weìed pa le yr oedd trigohon y ddaear yn en 
sefylífa 0 flaen eu Duw. Yr lioll fyd, pobpeth ai y belen nou 


S24 


BDOORN SEIOìí 


ydoedd ymlenedíg meyn tywyllwch. Yr oedd yno darth, m'wL 
llèn neu glawr dros íeddyliau yr holl bohl ar y ddaear hon, a’r 
hyn oll ag oeddynt hwy yn medru ei ddeall nid ydoedd vn 
amgen i lewyrchiad gwan goleuni a ddysgleiriai ain ennyd o 
flaeu eu Uygaid, ae ni welai.t ef mwy. Yr oeddynt megis 
llong niwl-gylchynedig ar y weilgi, ac yn ymddibynu am ar- 
weiniad ar oleu-dy, llewyrchiadau vsgogiadol yr hwn ni ehan- 
fyddid ond ar droion anaml, pan y geílid ail gyfeirio y llong yn 
gywir. Eithr y gwynt sydd wedi symnd, ac heb oleuni na 
chwmpawd ni wyddont pa un a’i yn ddwyreinio), gorllewinol, 
gogleddol neu ddelieuol, ac yna pa fodd gallent ddweyd pa un a 
oeddynt yn cyfeirio eu llwybr yn iawn ? Y byd Cristianogol, 
mi gefais allan, ydoedd megis cadben a morwyr llong ar y 
weilgi heb gwmpawd, ac yn cael eu cyleh daflu i ba le byn- 
nag yr ewyllysiai y gwynt eu cliwythu. Pan ddaeth y goleu- 
ni attaf-fi, mi a welais fod yr holl gyfenwedie fyd Cristiano :ol 
yn ymbalfalu yn y tywyllwch. 

Proffeswn ni feddu y goleuni, y dealltwriaeth, a’r wybodaeth 
â pha rni i ddeall pethau Duw. Mae breuddwyd Nebuchodo- 
nosor a’r dehongliad gan Uaniel mor eglur i’r dyn a’r fenyw 
ag ydynt yn llawn o nerth yr Ysbryd Glân, ag ydyw y gwersi 
rawyaf cyffredin i blant ysgol; deallant y deíiongìiad yn y modd 
egluraf. Gwelodd Daniel mai yn y dyddiau diweddaf yr oedd 
Duw yn myned i osod i fyny ei deyrnas ar y ddaear hon. Mae 
Efe wedi siosod y deyrnas hono i fyny, fel yr ’ydych cliwi s>dd 
j’ma heddyw yn dystiori. 

Pa betli a’eii dygodd cliwi o’r Taleithiau a chylelioedd eraill 
i r mynyddau hyn? Pa beth a achosodd i’rdynion a’r benywod 
o’m blaen i adael eu flfermydd a’u tai gwycli, eu marsiandiaeth, 
a’r holl foethau a chysuron bywyd mor anwyl i’r dyn anianol? 
Pa beth a acliosodd i lawer o fenywod adael eu gwŷr, eu plant, 
a'u rhieni? Pa beth a achosodd hyn oll? pabeth yw y reswm 
am y fath ymddygiad? A eill undyn ddywedyd? Mae y byd 
yn ceisio dywedyd; eithr maent yn fwy anwybodus o’i blegid 
na.a ydynt o symudiadau a bw’riadau presenol Llywydd yr Unol 
Daleitbiau Ni wyddont y reswm fod y bobl yn ymgynnulledig 
yma, canys ni allant ac ni fynant weled a deall un dim ond 
fel ei canfyddont drwy allu y dyn anianol. 

Dywedais wrrhynt lawer gwaith. a gallaf yn awr ddywedyd 
wrthynt etto, pe gallai yr lioll fyd glywed fy llais, y maent i’w 
gresynu, a gweddiwyf drostynt. Ŷr ydym wedi cylch-deithio 
y ddaear i bregethn yr Efengyl iddynt. Yrydym aml waith 
wedi cychwyn ar ein cenadiaethan yn hollol amddifad, lieb hat- 
lau. yn agos heb esgidiau, ac amry w o gysuron bywyd, i deíthio 
niiloedd a miloedd o ftlldiroedd i bregethu yr Efengyl i’r bobl. 
Os na fynant eu ilcsoli, mae ein godreu yn glir o’u gwaed, a 
rhaid iddynt hw r y gynnal y baj. 

A aliant hwy adweyd yr achoso fod y bobl hyn yma heddyw? 
A allant hwy roddi yr achos am y dylanwad sydd genyf fi drb 9 


ÜDGOSN SEION 


325 


Saint y Dyddiau Diweddaí. íías gallant. Pe hon ni fyddai 
deyrnas Dduw ar y ddaear a ydych chwi yn tybied y byddent 
iìwy yn ymfyddmedig i’w herhyn? Na fyddent. Nid oes 
nieddwl cadarn ag iawn hysbysedigyn y byd ar na benderfynai 
ar unwaith nad oes un aohos o elyniaeth yn erbyn y boblhyn, 
ac fod pob ymosodiad i’n herbyn yn cyfodi oddiar y ffaitìi fod 
genym yr oífeiriadaeth dragywyddol a’i dylanwad. Mae teyr- 
nas uefoedd yma, acyrydym ni ynddi, ac y maent hwy yu 
llidiog wrtliom yn nnig am hyny. 

Nid oes frenin, llywodraetbwr. neu reoiwr ar nad vw yn dy- 
rnuno ac vn ymdrechu eaei y dylanwad a feddianwyf fi a’m 
brodyr, ac a ydym yn ymdrechu yn gyfreithlon i’w 'gael. A 
ydycli chwi yn tybied fod erioed Lywydd yr Unol Daleitliiau 
ar nad oedd yn ( ' dymuno ymddyried ei gynrychioledigion? Na 
fueriocd. A fu erioed seneiidwr, cynrychiolydd llywydd Tal- 
aeth, gwladwriaethwr neu offeiriad, ar na ddymunai yr un 
gailu ynei gylch ef ag syddgenyffl yn yreiddoffi? Ni all- 
ant ei gael;ÿCanys ni wyddantpa fodd. Pa beth yw y reswm? 
Nid oes gauddynt deyrnas Dduw yr hon sydd yn rhwymo y 
bobl ynghyd. Maeut yn anwybodus o honi, er ein bod ni wedi 
teithio yn droednoeth. a braidd yn lioll noeth i’w phregethu 
iddynt, ac yr'ydwyffi yn dywedyd eu bod i’w gresyuu. 

Cynnifer gwaith yrydwyffiwedi myhed i bregethu iddynt, 
a chyda’r holl diriondeb a'r tawelwoh a allwn feddu, dywedais 
fod genyf rliy wbefii i’w cysuro a’u calonogi, os ei gwrandawent 
gyda cbalonau cywir. Mor ainl yr ydwyf wedi gofyn, A allaf 
fi gael eicli addol-dy neu eich ysgol-dy i biegethu ynddo; a 
ailaf ä gael y fraint o bregethu ì’r bobl? ‘Nac aliwch, os 
gallaf ci rwystro.’ Dyna ysbryd yr offeiriaid. 

Offeiriaid ac henuriaid gwledydd ydynt, a gallu uffern yn- 
ddynt sydd yn achosi y drafferth a welwcli, ac a welsoch ac a 
ddyoddefasooh am lawer o flynyddoedd, Maent fel yr aelod 
afreolus hwnw — y tafod, yr hwn sydd yn tanio cwrs natur, ac 
yn cael ei gynneu â thân uflern. 

Mae gan offeiriaid y tân hwn, aphwy sydd yn gwyntellu y 
yfflam. Dywedodd y brawd Smoot wrthych pwy sydd yn 
chwytlm â’r fegin. Ý gwladwriaethwr, y nieddw T yn, a budredd 
ac ysgubion y byd a rhedant wrth awgrym a galwad y rhai 
sydd ganddynt ddoler neu ehwe cheiuiog iddynt— y rhai a’u 
banrbegant a roddi iddynt swper wystry» a Uetty da. 

Y mae dosparth arall — yr anturiaethwyr, y rhai a ymdreoh- 
rnt gael ar drocd ryw gytilluu wrth yr bwn yr enillant 
arian. Mae y brawd Smoot wedi roddri chwi ychydig eng- 
nreiötiau ynghylch eu symutiiadau presenol yn y dwyrain. 
irwy eu cintacb, eu udiaeth, eu hamryson, eu hymgrafü, eu 
nwndwr a’u hegni, ac mewn golwg wladwriaethol ac antur- 
methol. mae arnryw yn ymorchestu mor hynod gywilyddus i 
ffoledduein llyworlraeth a gwastraffu eí hardréth. Ac mae yr 
öffeiriaid hefyd wrth waelod y symudiad hwn; canjs mue 


326 


üdgorn’ seioîí 


ganddynt y gallu sydd o uffern, ac mae eraill yn chwythu y 
fflam ac yn diwallu y tanwydd i erlid Saint y Dyddiau Di- 
weddaf, o herwydd eu bod yn y deyrnas a osododd Duw i fyny 
yn y dyddiau diweddaf, yr hon ni ddistry wir byth. 

Y mae yn ychydig yn hwy na 27 mlynedd oddiar pan y 
dechreuais i ddarllen Llyfr Mormon ac amddiffyn yr achos â.r 
hwn yrymwnawn yn awr. Yr oedd fy meddwl yn agored'i 
argyhoeddiad, a gwyddwn na feddai y byd Cristianogol y 
grefydd a ddysgodd Iesu a’i Apostolion. Gwyddwn nad oedd 
Beibi-gristion ar y ddaear trwy wybod i mi. Ycbydig flyn- 
ÿddau yn flaenorol i’r amser hwnw yr oedd Joseph Vedi cael 
y llafnau, a dechreu cyíìeithu Llyír Mormon, ac o’r amser y 
cafodd efe y ilafnau hyny yn mryn Cumora, y mac wedi bod 
y lludded liyny o gamdriniaeth, celwydda, enliibo, gwarthruddo 
enw a chymmeriad y Prophwyd a’i gydymeithíon, ag sydd y 
dydd heddyw. Nid yw yn boethaeh amser yn awr nag ydoedd 
y pryd bwnw, ac nid oes mwy o erlidigaeth yn awr nag ydoedd 
y pryd liwnw. 

Mae Duw wedi dechreu gosod i fyny ei deyrnas ar y ddaear, 
ac moe oll ufTern a’i dieflaid yn ymsymmud i’w herbyn. Alae 
uffern yn safn-agored, ac yn gyru allan ei dieflaid a’uhimpiau, 
i ba beth? I ddinystrio teyrnas Dduw oddiar y ddaear; eithr 
ni allant ei wneuthur. 

Dangosodd Duw y nef i Nebuchodonosor na ddinystrid y 
deyrnas hon byth, a dyna yw fy nystiolaeth innau. 

(I’w barhau.) 


NEWYDDION O UTAH. 


Derbyniasom y Deseret News i fyny hyd Awst 12. Awst 13 
cychwynodd y mail a chydag efyr Henuriad S. W Richards, a 
phedwar o henuriaid eraill ar genadiaeth. Croesasant y G was- 
tadedd mewn 19 diwrnod, ac i Gaercfror Newydd mewn 28 o 
ddiwrnodau. 

Cafwyd cynhauaf mor ddigonol na chafwyd ei fath er sef- 
ydliad y Saint yn y dyffrynoedd! Yr oedd iechyd jm ffynu, 
pawb yn ddiwyd a hynol iwyddianus, ac yn diolch am gael 
gwared o gynnifer o wrthgilwyr a gelynion llygredig, gan hir- 
aethu am gael gwared ychydig yn ychwaneg. Yr oedd y dcml 
ar waith yn egniol. 

Er dyfnder diohellion bradwrus rliai o swyddogion y llywod- 
raetli Aniericanaidd yn dylanwadn ar y llywydd Buchanan i 
attal y llythyr-gerbvd, a danfon 2500 o filwyr yno, aeth rhai 
henuriaid í mewn â’r newj’dd. Barned ein darllenwyr y fath 
cffaith a gafodd ar bobl heddychlon Utali. Daeth i’w cof cu 
herledigaeth greulon o Missourri ac Illino’s — yr holl ladd a 
llosgi a oddefwyd, a’r newyn a’r ealedi a brofwyd hyd oni aeth- 
ant yn ddigon pell i’r anialwch i blitli anwariaid i drin tir na 


PDGORN SBION. 


327 

chynnỳrphai ffrwyth ond trwv gryn Jafur a bendith vr Argl- 
wydd. Alor gyntcd ag y daethant a’r diffiietii-dir megis gardd. 
aranialwch 1 flodeuo fel rhosyn, dacw swyddognch arianear 
llygrcdig yn ceisio swy<i,i au gwladwriaethoi a'u poenu hyd 
derf'yn amynedd dyn. Cofus hetyd ystranciau milwyr Steptoe 
acaml draffertlhon y Saint diwyd. Ym.fdengys yn awr fod 
Seion, yn hytrach na goddef ychwaneg, yn penderfynn cyfodi 
a dvrnu os hydd rhaid. Mae yr lioll gelwyddau arm-affedio- 
am yr angyhon dinystriol. ereulonderau Brigharn, diangiad 
peryglus encilwyr, a dymuniad ychwaneg am ymadael wedi 
cyrhaeod, a llaru a blino y i.lywyddion a’r Saint. Dywed 
y Prophwyd Brighatn— 

Rhaid i r atnserddyfod pnn y bj’dd rhaniad rhwng y deyrn- 
as iion a theyrnasoedd y hyd hwn, hvd y nod yn mhob ystyr- 
laetli. Rhaid i’r amser ddyfod pan y bydd rliaid ì’r deyrnns 
non f'od yn rhydd ac anymddibynol oddiwrth bob teyrnas arall, 
A ydycli chwi yn barod i’r Hinyn gael ei dorri?” 

“ Anhawdd fyddai i’r bobl wrth-daeru y ffaith o fod llywod- 
raetli yr Unol Daleithiau yn cau y glwÿd arnom, canys y mae 
yn rliy amlwg ; a hyn sydd vn prysuro gwaitli yr Arglwydd 
ain yr hyri y gweddiwch yn ddyddiol. . . . Yn awr, gofal- 

«’Hi, canys os yr Arglwydd a’i gwna, dichon na fyddwchyn 
barod i’w gyfarfod. ... 

“ Yn awr caniatewch i mi ddweyd wrthych un peth, myfl a’- 
cymmeraf yn arwydd fod Duw yn Lwriadu torri yr edefyn' 
rnyngom â’r byd, pan yr ymgymmero b.yddin i wneyd ei hym- 
fldangosiad yn y Diriogaetli hou i’ni ffîangellu i, neu i gym- 
meryd fÿ rnywyd oddiar y ddaear. Yr wyf yn arosod fod, 
neu o leiaf y dylaifod, iawnder yn allu gan y Net, gan ei 
gweision, a chan ei holl hobl ar y ddaear. Am y gwedlill, 
arhoswn yclrydig amser i weled; eithr mi a ystyriaf synrudiad 
ymosodiadol o oiddo ein gelynion yn brawf ei fod yn hrydi dori 
yr cdef’yn. Credwyf y cawn dri chant a lepiant ddv/fr, a gall- 
w » fflangellu allan y Midianiaid. J)v wed y brawd JHeber y 
pallai ef’e droi allan ei fenywod, ac y gallént Jiwy eu ctiwipio. 
oi waeth gcnyf am y drygionus, y ffordd oreu y gallant ei 
thréfou. ’ 

p ? r tien frawd Heber C, Kimbal a ddywed y rhaid i’r byd 
n ydnabod Joseph, Brigham, ae lioll brophwydi Duw cyn y 
ÿmt iachawdwriaeth. Meddai ef, “gellwch Jadd Brigliam, a’i 
] raw d Heber, os gallweh. yr hyn ni allwch cyn yr anrser. Pe 
ad.lecli Briglrarn, cyfodai nril o Frigiramiaid drwyddo, canys 
bydriai ei hiliogaetii yn brophwydi,. . . . A eill y byd 
d'flfodi Mornroniaeth, sof yr Eglwys hon — teyrrias Duw ;i 
Byfdai yr un rnan iddynt fyned i ddifodi ser y ffurfafen. 

“Niii oes un dyn oddieithr y brawd Brigham, neu ei olyn- 
yod yn yr oflf’eiriadaeth byth a lywodraetha drosof fl megys 
iywodraetliwr. (Lleisian ar hyd yr holl gynulleidfa, ‘Amen. 


ÜDGOBN SEION 


32* 

(íeill dyn na fyddo yn dal yr ofleiriadaeth ddyfod yma yn y 
cylcho lywodraethwr, os myn, a« os «weithreda yn iawn o 
fewn terfynau ei swydd; eithr os na f'iwryga gyfreithiau iach- 
us, nyni a ddyggwn iddo ei ddyledgwydd, 

‘•Anfon dyn ynift eryda 250Ó o fllwyr! — nid oes gaiuldynt un 
bwriadyn myd yr I-Iollalluog Dduw ond codi twrw gyda v 
bobl hyn, a’n dwyn i wrth darawiad â'r unol Daleithiau, a 
phan y deuantyma, y cynnyg cvntaf fvdd i gymmeryd y brawd 
Brisjbam Young ac Heber C. Rirnbal. ac eraili, a hwy a’n 
lladdant; dyna eu bwriad, ac os na ehaniatawn i’w gwaelder. 
yna d/wedant ein bod wedi gwrthrcfela yn erbyn Uywydd 
yr Unol Dalaethau. ac yna gosodant ni o dan gyfraith filwro), 
a dechrcuant gyflafanu y bobl hyn Dyma fu, bwriart y dyn 
ion a fuont yma, [Uaisyn vr esgyniawr ‘Nis gallant ei gyf- 
lawni.’] Na m aliant ei gyflawni. 

‘ Drummond a’r dy hirod poenus liyny y rhai ag ydynt yn 
awr yp ein plith, pa fodd yr ydwyf fi yn teimlo tuag atvnt ?— 
1 wedaio drostynt ? Ie. uweddiwyf ar i'r Dduw Hollalluog eu 
gyru i uffern, dywed rhai y ffordd fyraf, eithr carwn i ìddynt 
gymeryd ffordd gylchynol, a bodcyhyd ag ygallont yn myned. 
Pafodd y meddyliwch fy mod yn teimlo ? 

‘Cefais fy nghyru buin waith — fy nhori i fynu am nwyddau 
eu hyspeilio oddiwrthyf, a’m cystuddio braidd i farwolaeth.” 

Dengys yn mhellach fod Llywodraeth yrUnol Daleithiau we- 
di tnn y saiut yn gyffelyb fel y triniodd meidion Jacob eu 
brand Josrph, ac y deuant etto i Sion mewn agwedd mwy gcs- 
tyngedig na milwya iymgrymmu i brophwydi a Seintiau Duw- 
a deisyt ani luniaeth i aehub eu bywydau ac ydvw Llywyddyr 
Unol Daleithiau i ymofyn ag awdnrdodau yr Eglwys hon pa 
betli fydd oreu i wneuthur dros ei bobl. Dywed wrth y rhai 
na choeliant am aros a gweled eu hunain, ac mai pan y tybia 
awdurdodau y Talaethau fod ganddynty Saint yn y fagl, pryd 
hynny y bydd yr Arglwydd a hwy eu hunain yn rhwym. Medd- 
ai ef hefyd, — 3 

’ Afydd y wlad hon yn wlad llaeth a mel ? Bydd. Ystyrir 
niai MÌ6souri yw y wlad am fwyaf o fel ar y ddaear ; eithr 
uid à heibio llawer o flynyddau cyn y methant godi llwyaid 
yn j wlad hooo, yn iílinnois, nac mewn un wla<i arail lle 
brwydrant yn erbyn Dnw. Mallder agaiffddyfod ar eu mel, 
eu gweuyn. a’u cnydau, ac anghytanedd-dra a gaiffddyfod ary 
genedl megis corwynt. . , . Yr ydym ni wedi cael profi y 
wialtin. Mae barn i ddechreu yn Nhy Dnw, ac yna i fyned ar 
y gwrthryfelgar a’r drygionus, Gwrthgilwyr yn enwedig. a gaat 
rtdvoddef : mae ganddyut dalu yr holl dyled o’r drafferth a 
dynasaut ar y gwirion o ddyddiau Joseph hyd yn awr. . . 

‘•A gawn ni fanna ? Cawn. Macganyr Unol Daleithiau 
700 o Wagenni yn Ilwythedig â thua dwy dynell i bob waeen 
yu cynnwys braidd pob math o bethau ; lieblaw hynny, mae 


CDtìCÄS 8K10N 


329 


7C0 o anifeiliaid, a dywedir fod 2500 o fllwyr gyda y jjeth hyn 
a’r peth airall yn dyt'od yma : o’r goren. Tybiwch na ddeuai 
yr holl fllwyr hyn yma; eitbr y deuai yr holl nwyddnu a’r 
anifeiliaid ; wcl, byddai hynny yn g: northwy dirfawri ni : Fe 
ddilladai y beohgyn a’r merched, a’u gwneuthuryn gysurus.ac, 
wedi hynny, cofiwch, y mae 15 mis o lunateih heblaẃ, Yr yd- 
wyf yn ddirn ond siarad am hyn. Tybiwch estynai yn 
ralaen am 4 neu ó mtyuedd ac y danfonant 100,030 o fllwyr, a 
nwyddau a lluniaeth yn gyferbyniol; ac y cyrhaeddai yr oll 
yma, oddíeithr y milwyj. Llefarwyí yn gydmariaethol wrth y 
Saint, ac nid ydyeh cliwi sydd tuallan yn ei ddeall. [ Yr oedd 
ararai yno nad hoffai.] Yr ydwyf yli math o un digrif, yr oedd 
wn felíy bob amser. , . . 

•‘Bendithied yr Iiolíalluog chwi ; bydded heddwch Duw gy- 
dachwi ac ar eich plant, a phlant eich plant byth ac yn dragy • 
wydd; a melldithiecl y buw Holialluog ein gelynion, [Lleisiau, 
‘Amen’] Teimlwvf i felldithio fy ngelynion. a phan na fen- 
dithia Duw hwynt, ni feddyliwyf y gofyna i mi eu bendithio 
pegwnawn byddai i osod i farwolaeth y melldigedigion gwael 
ag iddynt wedi dwyn marwolaeth a dinystr arnaf fl am brodyr, 
arfy ngwragedd a’m plant a gleddais ar y ffordd rhwDg y Ta- 
laethau a’r lle hwn. 

“ A wneuthym mi gam â liwynt, ddyn neu benyw o lionynt, 
allan o ddimeu? Y melldigedigion gwael a phwdr ! a Llyw- 
ydd yr Unol Dalaethau, yn gymmaint ag ei fod wedi troi yn ein 
herbyn, ac y diiyna lwybr i gyndyn barhau i foddhau y mell- 
digion annuwioi sydd yn udo o’i aingylch ef er dinystr y bobl 
hyn, efe a felldithir ys enw Duw Israel, ac ni chaiff lywyddu 
dros y genedi hon, o herwydd fy mhiodyr i ydynt, ond y maent 
wedi fy nafiu i allan a’cli taflu chwithau alian ac yr wyf yn ei 
felldithio ef a’i oll gyfnerthwyr eydswyddol yri ei weithredoedd 
melldigedig, yn enw Iesu Grist, a thrwy awdurdod yr Offeiriad- 
aeth Santaidd. ac lioll Israel a ddywecl Ameu. 

“Anfon 2500 olilwyryma, ein brodyr, i wneutlmr angliy- 
fannedd-dra o’r bobl hyn ! Y r Duw Hollalluog yn tÿ Dghynorth 
wyo mi a ymladdaf hyd nes na fyddo dyferyu o waer) yn fy 
«gwythienau. D Duw daionus ! Y mae genyf ddigon o wra- 
gedd i ífiangellu allan yr Unol Dalaethau, caoys hwy a chwip- 
lant eu hunain.” 

Mewn golygyddiaeth yn y Deseret News annerchir y Llywod- 
raetli Americanaidd mal y canlyn : — 

0s bwiradweh barliau apwyntíad rliai swyddogion, awgrymwn 
jmbarchus i chwi i apwyntio dynion gwir ddeallgar ac anrhyd- 
eddus, a ddoetli ddisgwyliant at eu dyledswyddau hwy eu 
hunain, a’u hai fon heb füwyr, y rhai y gwyddoch chwi eich 
hunnain nid ydynt o un defnydd cyfreithlon yma, a’ch swydd- 
ogion a berchir ac a drinir yn fanol yn oleu gweithrcdoedd a u 
haeddiant, fel y gwyddoeh yn dda hefyd y inae wedi bod bo>> 
anii! "' oddieithr i dì beidio a ehrogi rhai o’r dyhirod ufî'ernol, 
a í jdych wedi eu danfon cyu byn, yn ol eu gwir hacddiaut. 


330 


UDGORîT snroîj. 


Aeos na dderbynîwch eliwi y cynghor tear hwn, eithr cvnrivn 
barhau i anfon aton» swyddogach o'r tag. rag and bob tniío but- 
temii dai, gwirod dai ac uffcrnau gamblo, cvmmerwn v rhyd.ìid 
o ddyfalu eich bwriadau teg (?) tuag atom ac a gymerwn 
hefyd y rhyddtd, am y tro cyntaf. o ymddwyn at y dosparth 
itwnw o swyddogach yn fanol yn unol a’u haeddiant. 

4 Os ddygwydcl i chwi ddewis anfon y dosparth aenwyii olaf, 
ac y beiddiant ddyfod a gweithredu allan ou natur dieflig, hw 
a wir anghenant lawer mwy o wylwyr corff - na 2500 o fiîẁyr.”’ 

Mae yr lioll ystoriau, fel y dywedasom, am ystranciau 
iirtgham, changiad gwrthgilwyr, &c.. wedi cyrliaedd y ihdfryn 
ac. rnewn attebiad i’r haenad fo l lluoedd yn Utali yn dymu- 
no dianc pe meddient, a bod eisiau müwyr yno fel y gailont 
íroi yn ddiangol, &c.. cynnygai y I.lywydd Brigham Young 
drwsio allan boh teulu o’rfath â cheffylau, cerbydau. Iluniaeth, 
a phob angenrheidiau ar yr amnmd i “ Uncle Sam.’’ (y llywod- 
raeth) wneyd yr un peth â cliynnüer a ddymunent fyned o’r 
Trilaethau i Utah. Ystyria y Prophwyd hwn yti gynnyir teg. 
yn enwedig os mai er rhyddhau u dwyn allan y gwrthgilwyr 
blinedig ac ofnog yr anfonir y rnilwyr, ac os ydy w Utah yn le 
mor annymunol.” 

■?idyw yr uehod ond ychydig allan o lawer a ddywedwyd 
am ymddygiad y ìlywodraeth Americanaidd. gwir onedd yr 
hyn a gadarnheir yn hanes ilrygau y milwyr, &c, ynghyd a.g 
hanes>on diweddarach o’r Talaethau. 

Oengys hyn oll fod y diafol yn cynddeiriogi, ac yn pentyru 
at ei hen furiati amddiffynol a noddfaol — y eelwydd, yr hwn 
svdd yn mliob oes wedi cael ei osod yn erbvn tevrnas Dduw. 
Eithr er gwaethaí eiddigedd galluoedd y byd'hwn, a holl 
w rthw'ynebiad gau offeiriaid. i fyny y daw Teyrnas Dduw yn 
tuddygoliaethus ar bob gelynion, a liyny yn fuan, canys y 
deyrnas a welodd uaniel ydywhon, a’i chynnydd ni attelir. 


UDGORîí SEION, 

* «r 

Scifn v ŵaint. 


DYDD SADWRNT, HYDBEF l(), 1857. 

Sa:x yu Uogohn y tro yma sydd wàn adsain rliuad ‘Tflew yr 
Arglwydd’ a’i frodyr yn ngadarn fanau y Alynyddoedd Tra- 
gywyddol. Pa un ai parod neuanmharod ydyni ni, yn mlaen 
ar garlam y treigla y garreg fach. ac mal pclen eira yn cyn- 
nyddu yn ei maint ar bob treigliai. Mae y Saint yn yr amser 
mynedoi, fel pe byduerit werli bod yn treiglio y Garrcg i fýn T 
i ucheldir, ac yn awr yn cynnyddu ei maint arhyd penau y 


UDGOIÌN 8EI0N 


33] 

mynyddocdd, llc y mae yn beryglus i’«- gelynion ymvraetb â 
hi rhag iddi lithro o’i huchclfun ar eu penau a'u dryllio yn 
ddarnau. 

iMae Seion ar gael ei gwaredu, a’r llinyn cyssylltiadol, fel y 
dywed y Prophwyd, ar gael ei dorri ; pwy sydd yn barod i’r 
canlyniad? híi ychwanegwn ar yr oll sydd eisioes o flaen llyg 
aid ySaint. Yr hwn sydd ganddo glnstiau. gwrandawed ; a’r 
hwn sydd ganddo lygaid, a’r rliai hyny heb fod yn nghau mewn 
cysgcdrwydd gwrthgiliad, difaterwch, diogi, a thywyllwch, 
canfydiìed arwyddion ihyfeddol a mawreduog yr amserau. 

Ymfudiaij i'r Talaethau wedi cae 1 ei attal am y prcsemol. — Wrt h 
v Saint ag ydynt yn ymddarparu i ymfudo'i’r Talaethau ac i 
lítah yn ystod y tymlior dyfodol dywedwn, am yr ymdrechiad- 
au a wnaethoch chwycliwi a fendithir. Mae ein hiaehawdwr 
iaeth megis pobl, yn atnddibynu ar yr ufydd-dod a roddwn i 
gynghi riou yr Arglwydd, y rhai a roddir i ni o bryd i bryd 
trwy ei weision ef. Yr ydych wedi cael dywedyd wrthych am 
8cfyll modd i dalu eieli ffordd oddiyma i Seion, a cliwi a wobr- 
wyir yn ol yr ymdrech a wnaethoch. 

Gyda golwg ar yr anhawsderau sydd yn awr yn bygwtli y 
Saint, ystyriwn mai doeth ydyw attal pob ymfudiad i’r Taí- 
aethau ag Utah am y presennol. Disgwyliwn na fydd yn hir 
cyn yr agOrir y ffordd etto fel y galloch fyned adref. Fel y 
çhwalir tarth y boreu gan ogoniant yr hanl cyfodawl, felly yr 
alltudir yr anhawsderau cyfryngol gan ogoniant Duw, pan y 
(lynoetha efe ei nerthol fraich yn amddiffyniad ei bobl’ fel y 
gwnaeth yn y dyddiau pan yr arweiniodd Efe hwynt allan o 
wlad yr Aipht. 

Nid hir eyn yr agorir y Ifordd ctto, fel y gallo y Saint gasglu 
i Seion yn ol dymuniadau eu calonau. Parhewcli í drysori i 
fyny foddion. ae yehwanegwch at yr hyn sydd genycli eisioes, 
fel na oedor ehwi pan egyr v ffordd [mewn rhyw gyfèiriad 
arall ]— Star. 

YMormon— yr hwn agyhoeddiryn Ninas Caerefrog Newydd 
sydd wedi cacl ei attal 

Trüothodu. — Tra y byddo’r Saint yn Ngliymru ynymgynnilo 
adarparu modd i ymfudo. pan egyr y drws i chwaneg o ysgyb- 
äu fÿned i’r llawr dyrnu, fel pe rhwng cawodydd, pan fÿddo am 
sery cynheuaf wedi myned yn mhell, nac angliofier y wers o 
'wyr lanhau ein godreu oddiwrth waed y genliedlaeth hon, trwy 
heidio gadael dyn na bcnyw a roddant yniwrandawiad heb eu 
haddysim am rieyrnas fawreddog Duw a i thynghed, ar canlyn- 
iad o beidio a dyfod iddi. 

Dealler yn bendant fod e.ynnifer o draethodan cymrei- Pratt 
(i ddanfonwyd i’r cynnadleddau yn eiddo y degwm, ao i gael eu 
cadw ar gylchrediad yn mlilith y byd. Nid oes un Sant 1 gael 


332 


BueORN SEION 


cyírol o’r rhai hyn sydd wedi cael eu clorio, eu pwytho, a’u tori 
er defnydd cylchredu hyd oni hysbysir yn mhellach. 

Deallwn fod rhai wedi llaesu dwylaw gyd a y «waith anüeb 
gorol hwn, cithr pan na cluiiff rhai dderbyniad i ry w le neillduol 
yn Seion, o herwydd nad yw eu dwylaw yn rhydd oddiwrtlt 
waed y genhedlaeth lion, dichon y cofiant eu hesgeulusdod. 
Y Lly wydd Cynnadledd neu gangen a ddibriso y Star a’r Udgom 
&c., a’r dospartliu traethodau, dywedwn yn ddibetrus y cyll efe 
Ysbryd Seion. ac y daw inusgrellni i mewn i blith Saint 
ei ofal. 

Fe ddylai pob golygyddiaeth bwysig a dyddorol o’r cyhoedd- 
iadau gael ei darlîen ar gyhoedd yn y cyfarfodydd, a’r swydd- 
wyr ddysgu oddiar hynv ; canys yno y mae llais y llywydd- 
iaeth ; a’r sawl sydd yn díbrisio ydynt yn gwywo yn eu hunrn- 
olrteb, a’u raeddyiiau a’u dealltwriaeth a fyddant aufrrwythlon 
a thywyll. 

Tra y roddasom ewyllys rhydd i bawb dderbyn y nifer a fynenj 
o'r Udgorn, nid oeddem yn annog y Saiut a allent ddeall cym- 
raeg i’w ddiystyru a’i osod o r neilldu, a llywyddion i fod yn 
ddiog a ddifater o blegid pwy a’i cymmerai a plnvy na wnelai; 
eithr, fel y nodasom, iddynt hwy eu hunain y bydd y golled. 

Dilys fod awydd yn mynwes y doeth a’r egwyddorol i feddu 
cyfrol rwymedig o draethodau goleu aceglur godidog yr Apos- 
tol ürson Pratt, yn mha rhai y mae yfath arddangosiad campus 
o erwyddorion cyntaf yi Efengyl, har.es y gwrthgiiiad cyffre- 
dinol, a desgrifiad godidog o deyrnas Duw. 

-Mae genym yehydig o gyfrolau ar law, y rhai sydd heb eu 
pwytho ua’u tori. Y rhai cvntaí i’w herchi a’u cant, achredwn 
y siomir rhai. Pris y gyfrol yn riiwyin mewn llian, gilt 
cdges fydd dau swlltyr un i’rcyhoedd. Rhoddir o hyn i ben 
y flwyddyn i frodyr ymddiriedol dalu am danynt. 

Gofynir i bob un sydd am sicrhau cyfrol, fiaen dalu wyth 
ceiuiog gogyfer a rhwymo fel y rhwymom yr o!l a erchir gy- 
da eu gilydd yn rhatach. Pris cyfrol rhwymiad harddaf— 2s 3c. 

Dymunwn i r llywyddion brysuro i gasglu y blaen daliadau 
fel y rhwymer y eyfrolau yn brydion, gau y dymuna yr awdwr 
teiiwng iddynt gael eu gwerthu eleni. 


DIWEDDARAF O UTAH. 


CYFtHARDDlAD V Y HEM'RUD S. W. RICHARDS. 

Llynllelflad, Hydrcf 4, is«r. 

Yr Henurìad O. Pratt. 

Alygedawg Olygydd,— Da genyf eich hysbysu o’m cyrhaedd- 


ÜDGORN SEION 


313 


iad yma ddoe, yn nghyd a’r Hemiriad George G. Snyder. gyda 
yr agcrlong “ Europa.” 

Gadawsom Ddinas y Llyn Iîalen Mawr ar y 13 o Awst, 
syda yr cxpress am y Talaethau ; ein cenadiaeth yn estyn hyd 
at yr Eglwysi yn y Talaethau, Canadäau, ac Ewrop. D#eth 
George W. Rnowlton. a marchogydd gyda yr express, gyda ni 
tirosy Gwastadedd. a’r Iienuriad Bryant Stringham mor belled 
ag Horse shoe Creelc gyda chyfiirwyddiadau i’r amrywiol 
orsafau ar liyd y ffordd. Treuliasom noson y 14eg yn Brìdger. 
Yroedd y brawd Lewis Robinson. gofalydd dros yr orsaf hon 
wedì newydd gwblhau muriau y Fort newydd, a adeiladwyd â 
tneini wedi eu sosod mewn calch. Yr oedd rhyw40 o deuluoedd 
o’r Snalce Indiaid yn talu ymweiiad cyfeillgar â’r Fori., ac 
ymddanaosai Wash-a.-kcte, y Penaeth yn foddhaol iawn mewn 
caelei wneyd yn adnabyddus â ni, a’i ddyddori yn ein liatebion 
i’wyniholiadau. Tua 18 miHtir yn orllewinol i’r llehwn cwrdd,- 
asom â Levi Stewart, Isaac Bowman, Mrs. M'cMinn, ac 
eraill yn dycliwclyd o,r Talaethau. Noson yr 1 Geg a dreuliasom 
ynngiiorsaf Markham, croesiad uchafy Sweet Water. 

Boreuy ]8fed, gadawsom Devil’s Gate, a thua 5 milldir ì’r 
dwyrain o Independance Rock cwrddasom y ddau lawgeirt 
gwmpeini cyntaf, ynngofal yr Ilenuriaid Israel EsansaJ. B. 
Martin, yr oedd yr Henuriaid Dana, Ashby. Walkcr, a Work- 
man yn y cwmpeini. Yr ocdd y cwmnioedd liyn mewn ieehyd 
ag ysbryd rhagorol. yn teithio, pan gyfarfuasom â hwynt, 4 
milltir yr awr. Yr oedd ein harhosiad byr gyda hwynt yn wir 
gysurol. Y nesaf a gyfarfyddasom oedd yr Iíenuriad Moody, 
gydarhan o’r cwmpeini Texiatdd, tua lOmilltiryn ddwyreiniol 
i Willow springs, ac ond ychydig fllldiroedd yn mhellach cwr- 
tidasom â gosgordd gyntaf y I.ly wodraeth gyda nwyddau i filwyr 
yrymgyroh Utahaidd, yn cynttwys 26 o wagenni, pob un yn 
cael ei thynnu gan chwech iau o ychain. Yn yr hwyr cyrhaedd- 
asom groesiad uchaf y Platte, lle yr ymwersyllai un neu 
ychwauego osgorddion Llywodraoth. a thri cwmpeini o'n Itym- 
fgdiad ni, yn cynnwys y Danaeg, a’r holl ymfudiaeth weddillíol 
gyda llawgeirt. Gan ei bod yn nos. ni wnaethom gydnabydd- 
iaeth gyffredin â’r Saint, eitlir deallasom oddiwrtb yr Henuriaid 
Cowley a Parkes, eu hod yn llwyddiannus anarferol, a sefyllfa. 
pffredin y cwmnioedd yn gwellhau. Cynnwysai y llawgeirt 
hyD lawer o bersonau oedranus. clafychog, a methedig pan yn 
gadael y frontiers 

Dydd Mercher, y |9eg, croesasotn y Platte, a 3 milltir i lawr 
cyfarfuasom ag Homer Duncan, gyda rhan o’rbrodyr Texinidd, 
gan ba rai oedd deadell fawr o anifeiliaid. Am lOorgloch 
) boreu cyrhaeddasom Doer Creek lle y eawsom yr Henuriaid 
hoffeins ag Iiart gyda eu cwmnioedd o’r Talaethau, yr oeddynt 
"'edi cyd deithio a cholli 46 o anifeiliaid mewn stampede, yr hyn a 
"anhüodd eu gweddeuau, eithr ni achosodd oediad anhebgorol 


334 


UDüOKN SEfON. 


iddynt. Cawsant rhai anifóliaid o orsaf Deer Creek, ae aethant 
yn ailaen yn o lew. Haedda yr Henuriad N. V. Jones a’r bech' 
gyn gydag ef yu yr orsaf lion lawer o ganmoliaetli. fel yr 
ardystiodd eu gweithredoedd yno yn ddjgonol. Arosasom yno 
yn agos 2 i awr, ae yna aethoni yn uiluen i orsaf Jüôrse shoe 
Creek, yr Heiiuriad Jones yn ein hebrwng. 

Ynoy deallasom fod yr Henuriad W. G. Young wedi myned 
lieibio o flaen cwmpeiui J. A. Little, ac fod gosgordd neu ddwy 

0 nwyddau Lly wodraeth wcdi myued ar liydyrochr ogleddol 

1 r I’latte, y rliai ni chanfyddasom. Ar ol gwneuthnr rliai dar- 
pariadau byehain anghenrlieidio! yn y lle liwn i’n galluogi i 
g>flawni ein taith i ríiontiers, a^thoin a dauo’r brodyr oddiymu 
gyda ni er iddynt fýned , n ol a’r express dychweliadol, a clian 
ymadael yn afrwydd â’r heuuriaid íStringnam a Joues, aethom 
rhagorn ymlaen. Yn yr hwyr gwersyllasom gyda yr Henuriad 
Little a’i gwmpeini yr hwn oedd yrolat o’n hymfudiaeth eleni 
! I milltir y tu uchaf i Haramie. Ymddangosai y cwmpeini hwn 
mewn sefyllfa rhagorol i dcithio yn gyflym: disgwylicnt wneu- 
thur auiser da ofdiyno i mewn. 

Boreu ddydd Mawrth, yr 20fed, ar dorriaa y wawrcroÉsasom 
y l’latte gogyfer a Laramie, ac aetlioin i waered ar hyd yr oclir 
ogleddwl. Oddiyma i Iíaerney yr oedd yn ddigwyddiad aml i 
welcd gosgorddion mawriun yn ymsymud yn y gwersyll, gyda 
deadelloedd dirfawro gattel, ynghyd a cheflylau a mu od. Tri 
ugaiu ac wyth wagen yn symud rnewn un osgordd, gyda 
thua Uio peu o gattel. oeddyut gynnifer a welsom yn nghyd. 
Tn gyftredin symmudasant a gwersyllasaht mewn cwmnioedd 
o tua 26 o wageuui 

Dydd Llun. 23.iin. Yr oe id y cwmpeini cyntaf ofilẃyra 
welsom yn wersylledîg i 18 rnüldir islaw Laramie, gwersyllas- 
om ar yr ochr gyfeiriol i’r afun mewn golwg oryw 230 o babeilau 
neu ychwaneg a 5 neu fì gosgordd ö nwyddau Llywodraeth. 
Mae y Llywodraeth wedi bwriadn gwneuthnr yr YmgyrchUtah- 
ai id yn rhywbeih goiidcg. 

Ar y 24ain galwasom yn líearncy, lle yr hysbyswyd ni fod 
> mwyafrifo’r milwyr ar eu ffordd i Utah wedi myned heibio 
rr lle hwnw, ac amryw osgorddion trymion o farsiandiaeth 
inewn golwg am gytìeusderau anaml ain auturiaeth, prynu gwe- 
nitn, ýd, jiorfa, & c , i'rmilwyr yn Utah. Druein gwaei ; gresyn 
iddynt gael siomedigaeth ! 

Yn I'ort Kear,icy dealla'söm fod amryw yn encilio oddiwrth 
yr ymsjyrch, yn filwyr a gyrw>r, ac fe òrfol i r swyddwyrddal 
allan annogaethau, a mabwysíadu trefniadau manwl, attal tâl 
am uii flwyddyn, & c. i orclifý’gu, mor belled ag oedd yn bosibl, 
yr ysbryd u encilio. Meddyíiwyd y cyiuiyddai yr ysbrvd hwn 
yn fawrfel yr elent ynmlaen a chyfarfod ystormydd geirwon y 
mynyddau, Yr oe id y milwyr niewn ucliel fri yn y meddwl 
o auafuyn ddariteitliiol yn Útah, lle. fel y dywed y tìwyddel, 
•‘macy beny wod cyn dcwed a’rmwer, ac yr oedd yu syndod 


ÜDCOltN SKJON 


33ò 


raawr uldrnt pa beth a dywedai Brigliarn Youug iV -weled 
lm-ynt gyua ei \vrai..edd yn eerdded heolydd Dinas y Llŷn Ha- 
lenmawr. Yr oedd pob Ellmynddyn a Gwyddel bawlyd i 
cheg-frwnt, o ba rai y nynnwys d liawer o,r fyddin. yn Hawn 
ddisgwyl y neidiai ryw íenyw •Formonaidd’ i’w freichiau. ar 
ci gs rhaeddiad i Utali. a’i roesawus annerch raegis eenadydd 
nefawl wedi ei anfon i ddwyn awaredigaeth o •‘warthrudd.truen- 
usrwydd. ae anobaltíi Mormonaidd.” Pwy, ar nadyw ỳn aros 
megisheb anadlu braidd gau anesrawythder atn y eanlyniad ? 
Digoned i ddweud fod yr liysbysiaeth a gawsora yno o’r natur 
niwyaf dvddorol i’r rhai sydd ganddynt deulnoeddyn Ltah 
arlioddodd gryri ddifyrwch i ni 

[Y gorsafau a’r cangheiiau ereill ag y galwodd ynddynt oedd 
Genoa, Florencc. Cresent City, Bluff Gity, Keokuk, St. Louis 
a Chaerefrog Newydd.] 

Wedi ynigynghori â’r brodyr Applchy. Cliutou, a Stenhouse, 
yn Ngliaerefrog Newydd.sefyllfa gyffredin y Saini yu y Talaetl.l 
au Dwyreiniol, ystyr.r mai doeth íyddai gwneuthui rhai cyf- 
newidiadau yn nghorehwylion yr Eglwys, ac attal cyhoeddiad 
y "Mormon.” [Arwydd fawr i’r sawll eill weled.] 

Ar y 23ain morias >m gyda yr ager long “Europa,” a ehaw- 
som lördaith deg o ddeng diwrnod i’r porthladd hwn. 

Mae liendith ein Tad Nefol yri wir wedi bod gyda ni ar y 
genadiaeth hon, yu Lawn gyfartal i bwysigrwydd y dyled- 
swyddau a gawsom eu cýflawni. Aethom heibio i amryw fin- 
tciodil o Indiaid ar y U wastadedd, yngliyd a plirif gorph eenedl 
y Sioux, eitiir ni afiouyddwyd ni o gwbi, yn mlielíach na’r 
tl P VJl aflonyddwoh o’u d.ymuniad 1 fasnaehu neu ‘ swopio ’ am 
jldybaoo, inatBis, bara, &c. M ae pob llygad drwg tuag atom wedi 
bod yn ymddangosiadol ddall, ae ni oddefwyd i unrliyw galon 
chẅèrw ein niweidio, a gwnaethwyd r.i megis eérihadon eyflým 
sydd yn niyned alfan o Seion, gan ddwyn newyddion da o 
lawenydd mawr i bawb Saint; eanys nrae ein eeriad wedi cael ei 
«lerbyu gyda llaweuydd mnwr a goríoledd gan yr beDUriaid 
“ydillon , y rliai, rnegis awylwyr ar y muriau, a ailant ganíod 
swawriad y dydd a ddug gydtig ef waredigaeth Seion oddíwrtli 
ei holl elyuion . . 

Gra 10 , i WW iì cyflawni taith o Ó800 millt r mewn 33£ o 
udydr. aii teitluol ae yn agos U00 o hyny gydag anifeiliaid, fel 
ygahwch ddisgwyi yn nuturiol. yr ydym rywbeth yn flinderus 
ffléwn eorff, er ein bod o liyd yn cael ein hadnewyddu niẅ n 
Jíbryil ac yn ngwybodaeth o waitb eiu liuw. 

Mrtl) íierlynu eaniatewcli i nn estyn annerehiad eaîonog yn 
tnw yr Arglwydd i’r Saüit o dan .eich gweiniáoígaeth, yn yr hyn 
vr yriluiiua yr Henuriaii Swyder â mi. Wrth dirio un waith 
)'n eliwiineg ar v yiannan hyn. adgofrr fi am laẃer diwrnod 
n| ewn blynýiidàu mynedoJ, wedi eae> cu defriydciio genyf 
) n 'lesliad y fiY'u.iluwn vn y gwiedydd hyn, u gorfoiìir fi i la- 
«euhauyr, üiiiondeb y ifyddlon. Wrîh bawb lelJy dywedaf 


336 


UDGOBN SEIOÎT 


Llawenhewch chwi, canys ein Duw ni sydd yn teyrnasu yn 
Seion, a'i Brophwydi sydd yn rnynegu ei ewyllys. 

Mae dydd pryridii'aeth Seion wrth law, a’i phlar.t hi yn fuan 
a gant weled iachawdwriaeth ein Duw ; ac yri y dydd hwnw 
caifF y eenhedloedri wybod fod Seion wedi cael ei sefydlu, a i 
bodynlle o ddiogeiwch i’r rhai hyny a IToant yno oddiwrth lid 
a digllonedd yr annuwiol, y rhai a geisiant y naillun i ddinys- 
trio ei gymydog a’i frawd oddiar wyneb y ddaear. Gwybydd- 
wch chwi anwyl Saint mai tfyddlondeb idd eich cyfanunodau, a 
pharhad hyd y diwedd yn y fifordd a ddengys Duvv trwy ei 
weision, ydynt ammodan eich dyrchafiad i drigfanau gogoniant 
tragywyddol. 

Gan weddio ar î Iwyddiant ae anrhydedd i barhau i gor.ni 
eich hymdrechiadau er iachawdwriaeth Israel, ydwyf, 

Eich Cyd-was. 

S. W. ItrcinRns. 


AMEYWIaETHAU, &c. 


Kae y scurvy wedi torri allan ar fiiwyr yr Ymgyrch Utaliaidd' 
ynganlynol i’w brwnt drafodaeth gyda benywod Indiaidd yn 
Fort Eearney ! Dyna y fatli wareidd-dra mae duwiol (?) Grist- 
ianogion am blanu yn Utah! Gwdl iddynt ofalu. 

figf Drwg genym hysbysu fod gorchwylíon pwysigac annysr 
gwyliadwy yn rliwystro y Llywyddion Pratt a Benson 1 
ymweled â Chymru. 

Ctmmanfa Llanelli a gynnelir Hydref 25 ; (Saerfyrddin, Tach. 

I ; Sir Benf.o. 8fed, a Sir Aberteifi y 15fed. 

Cymmanfaoedd y Gogledd a gynnelir, yn Meirîonydd, Ilyd- 
ref 18 ; Môn, y 25ain ; Dinbych, Tachwedd I , a Fflint ar yr 8fed. 


Taliadm, o Medi 12 hyd Hydref 9. — J. Trehame, £2; E. D 
Miles, lOs. ; J, Davie.s, £6 5s.; T. Rees, £2 2s. 7c.; J tírifflths 
£l ; W. Ajax, Môn, £1. 


OYNHWYSIAD. 

Djrsapidiapth yl.lywydd B. Yoims 

Newyddion o Utah 

Golygyddiaetri 

Diwedriaraf o Utah 

Ainrywiaelhau &c 





321 

320 

330 

332 

338 


ahgraffwyd A CHYHORODWYD GAN D’ danif.ls *bëktawy. 


UDGORN SEION, 

N RU 

ŵrren \> ŵatnt 


Rhif. 22.] HYDÎtEF 24, 1857. [Cff. X. 


DYSGRIDIAETH Y LLYWYDD BRIGHAM YOUNG. 
Bowery , Dinas Lt. H. Mawr, Gorphenaf 26 , 1 857 . 


(Parhad o Tud. 290.) 

Ron ydyw tëyrnas nef— teyrnas Dduw, yr hon a welodd 
U,aniel— y deyrnas a ddatguddiwyd i’r brenhin Nebuchodonosor, 
ac a ddehongliwyd ìddo gan y I’rophwyd Daniel. Hon y w y 
d t eyrnas ag ydoedd i gael ei gosod i fynu yn j dyddiau diwedd- 
*• Y mae megis maen a gymnierwyd oddiwrth y mynydd, heb 
ddwylaw, gyda ei holl arwder, a’i holl olwg dilun, anweddaídd, 
hyd yn nod yn faen tramgwydd i genedloedd y ddaear. Dyma 
y deyrnas sydd osodedig i tyny, ac mae hanesyddwyr teyrnas ■ 
oedd y byd hwn yn ei ddeall, neu yn medru ei ddarllen a’i ddeall . 

Geill rhai grio allan ‘ nid y w eich dywediad mai hon ydyw 
teyrnas Dduw yn ei gwneuthur telly.’ Nac ydyw mewn un 
raodd. ‘ Eich tystiolaeth, Jlr. Young, ydyw mai hon ydyw 
teyrnas Dduw ar y ddaear, yr un hono a ddangoiwyd i Daniel y 
p.opliwyd, ganrifoedd yn ol ?’ Ie, dyna y w fy nhystiolaeth. 
‘A ydyw hyn yn ei wneuthur felly ?’ Nac ydyw, ond cania- 
teweh i nii ddweyd wrthych ei fod ynwir; o ganlyniad tyst- 
>»yf amei wirionedd, er nad yw fy nhystiolaeth yn cyfnewid 
y gwirionedd liwnw mewn un modd, y naillffordd na’r llall, ac 
nid yw eiddo unrbyw ddyn arall, chwaith. Dyma ydyw fy 
nnystiolaeth, ac y bu yr holl amser. 

Y rheswm paham y tystiwyf am y pethau hyn ydyw o her- 
"ydd y datguddiwyd hwynt i mi, ac nid i araU drosof. Ni 
ndatguddiwyd hwynt i Joseph Sraitb drosof fi. Yr oedd ganddo 
« yrallweddau i gaffael gweledigaethau a datguddiadau, breu- 
odwydion ac eglurhadau, a’r Yspryd Giân i’r bobl. Cyflwynwyd 
?r allweddau hyn iddo ef, a thrwy y weinidogaeth hono y 
wndithiodd efe enw Duw. Yr ydwyf fl wedi derbyn ysbryd 
brist lesu, yr hwn ydy w ysbryd y brophwydoliaeth. Nid yw 
22 Pris, 1 hg. 


S38 


ÜJDGOÄN 8EIO». 


ein tj8tiolaeth ní yn gwneuthnr hynyn wir, na chelwyddan 
ein gelynion nad teyrnas Dduw ydyw yn gwnenthur hyny vn 
wir nac anwir, Saif y ffaith ar ei bsü ei hua, ac a barha i sefyl't 
heb ddim o egni plant dynion. 

Dywedais wrthych yr acltos o’r holl gynhwrf a’r cyffroad i’n 
herbyn. Y dall sydd yn ty wys y dall, a phe byddai eu calonau 
yn uniawn, pe taffent yinaith wyueb-len rhagfarn a chyfeiìiorn- 
us addysg rhieinyddiaeth, gallentdderbyn y gwirionedd gystal 
ag y gwnaethoeh chwi a minau. Ar ambell dro dywed un 
4 ffarwel ’ wrth draddodiadau y tadau. Ambell rbai a Uaflant 
ymaith y rhagfarnau hyny a amgyichynant y bobl, adywedant, 
‘ nyni a ddarllenwn, a weddiwn, a feddyliwn, ac a fyfyriwn, a 
nyni a ofynwn 1 bduw drosom ni ein hunain.’ Dyna y reswm 
paham eich bod chwi a minnau yma lieddyw, Gofynasom i 
Dduw am dystiolaeth, ac Efe sydd yn tystiolaethu o’r netoeddi 
mai hon ydyw y deyrnas a welodd Daniel. ac yr ydym ni wed 
ei ci'ofleiaio, ae y mae yn anwylach na phob peth arali ar wyneb 
y ddaear hon. 

A ydym ni yn dysgwyl yr uda y diafliaid? Ydym. Pa bryd 
mae yr Eglwys hon wedi cael yr heddweh ag ydym ni wedi 
gael oddiar pan ydym ni wedi bod yn y ‘ mynyddau.’ Ddiin 
erioed. Pa !e y mae yn awr heddwch ar wyneb y ddaearfel 
yr heddwch a fwyuhasom ni yma ? Ddim yn un lle. Dy wed 
y brawd Smoot j<l<lo fod yn y parthau isaf. Gallasai ddweyd 
hyny gyda phriodoldeb, canys, mewn ffaith, yr ydym oll yn y 
parthau isaf. Pa ie y ineddyliwch fod y cythrenliaid yn byw? 

A ydyeh chwi yn tybied bod y fath fôd a diafol mewn bodol- 
aeth ? y mae llawer yn credu ci fod. Pa ley maeyn byw? 
Daw yr atteb yn o barod, y mae yu byw yn u'fern, wrthgwrs. 
Yna os oos diafliaid ymu. rhai<i ein bod ninnau yn uffern. Oûid 
ydycli cltwi yu uieddwl fo<l y diafol mewn poeu ? Gallaswn 
ftíd<lwl ei Í0<Ì, wrth y tuchan syddyn dyfod o’r dwyrain. Gwel- 
wcti mai gyda pliriodoldeb y gailasai y brawd Smoot ddweyd 
id lo fod yn y partbau isaf, elthr erbyn y cyrhaedda yma er fod 
ý codiad lawer yn uwcli, y niae o hyd yn yr uu byd, Yr ydym 
oll ynn, ac yn amgylchyuedig gau ddiafliaid. 

Iihua dynion, aoymferwant gan lidiawgrwydd a digofaint, 
ac ttí wyibiant yr achos o hono. Os modayliâiit' ‘pa níwed a 
wnaoth y MbrmOuiaid i mi ? ' Y gwrtheb o’u meddyliau eu 
hunain a fydd. ‘djm.’ Pa beth eill y dynton hyúý ddweyil yn 
wirioneddol ag y<ly nt wedt myrié<I yn wèdtlaidd trwy y lle 
hwn i wriëuil èu ffortun ? Fod hwn ynta yri llo o heldwch a 
boddlonrwydd ; ae er yn fll o fllltiroetld oddiwrth warcidd dra. 
jU'. oddiwrth yr lioll loothau a llawer o gýsüron býwyd. etto 
yriia y niae pobl ymddígonol, bod'ilongar a dedwydd. A ni- 
weiiüasant hwy citwi ? ‘ Naddb ’ A (lrifiíasant hwy chwí yn 

dirion ? 1 Do.’ Oofynwch i'r bobl ýri ý gorliewiri beth yy v 
mater. ‘Ni all wri ní ddweýd wrtiiých. dditti oiid fod rhywnn 
nredi dweýd rliywbetli.’ Pa beth a ddýWédwýct? • Ẅ wydtl- 


ULGORN SEI08 


SÍS 


om rii ; (ldim ond son a glywsom ni ; dyna i gyd.’ 

Mae y bobl pellenig yn hoilol mor ffol, anghall, a byr olwgag 
y nme yn ddichonadwy eu cynrycliioli gan y dynion goreu yn y 
byd. Pa beth maent iiwy yu wneuthur? Yr hyn a fuont yn 
wneuthur o hyd. A fuont iiwy yn ceisio distrywio Mormon- 
iaetli ? Buont. A diìarfu Hldynt ei dinystrio pan gymmeras- 
antliwy fywyd doseph? Naddo. Mae ‘ Mormoniaeth ’ yma, 
mae yr offeiriadaeth yma, mae allweddau y deyrnas yma ar y 
ddaear, a pliau aeth Joseph nid aethaut hwy. A phe llwyddai 
y drygionus i ddwyn fy mywyd i, fe arhosai allweddai y deyr- 
nas gyda yr Kglwys. Eithr fy ffydd i ydyw na lwyddant i 
gymraeryd fy mywyd yn union. Nid oes ganddynt gystai 
dyn i ddelio ag ef a phan yr oedd gaaddynt Joseph Smith. 
Nid wyfyn proffesu bod yn dda iawn , ceisiafofalu am mmber 
<me os os ydyw yn ddrwg i tui geisio cadw fy hun, ymgyndynaf 
yn liyny, canys bwriadaf ofalu am danaf f) hun. 

Pan y Uáddasant Josëph, soniasant am ladd amrai ereill. A 
soeliech chwi fod y gwrthgilwyr yn dweyd fy mod i yn gym- 
Itellydd marwolaeth Joseph a Hyrum ? Ac mae William 
Siuith wedi haeru rnai niytì oödd achosydd marwolacth Samuel, 
tra y gŵyr y brawd Woodraff, yr hwn sydd ynia heddyw ein 
bod yn aros yn y depot yn Boston i gymmeryd teithwyr ir 
dwyrain, ar yr amser pennodol pan y lladdwyd Joseph a Hyrum. 
Buodd y brawd Taylor yn agos cael ei ladd y pryd hwnw, a 
chafodd l)r. Richards tíràidd ddeifio ei farí'yraaith gan y ffiam- 
iad o'r gynau. Yn mheu ychydig wythnosau wedi nyny bu 
farw üatnuei Smith, a beiir fi megis achosydd ei farwolaeth. 
Ni ehiywsom am farwolaeth Joseph cyn jien tair neu bedatr 
wytlinos wedi iddo gael ei frwnt ferthyru. 

l’a hetli yw y newyddion a gylchredír trwyyr Unoi Halaetn- 
au? I Cadbtitt Gnnnison gaeì ei ladd gan Brigham Young, ac 
i Babbit gael ei ladd ar v Gwastadedd gan Bngham Young a i 
fyntai Ddaaitaidd. l’a beth yn ychwanegol? I<od Bngham 
wedi lladd yr holl ddyniona fuont feiiw rhwng afon Missourt a 
Chaîifornia Nid wyf yn dywedyd falgan y Llywydd Buchau- 
an, y fatli ddychymyg, neu swyddogion y ra.lwyr y sotur eu 
bod ar eu ffbidd tuag yma, eitlir felly mae ystoriau y newy' 
iaduron. Mae y fath soniadan yn y fegin, ac mae golygyddion 

a gwladwriaethwvr vn en chwythu allan. . , 

Yn ol eu cyfleithiad hwy, yr ydwyf yn euog o 
dyn, benyw, a phletityn sydd wedi marw rhwng afim 
a m\Vn aur CaMornia. ac y maent yudyfod yma \ m 
Ownay meddylritli i mi chwerthin, a pba bryd y m y .. 

)’ cant gyfieustra ? Y mae dal bob amser cyn cro^Tb 
ant, chwi wyddoch. fv mod wedi myned i r godjdd ac ij» 
bẃriadu gadael y lle hwn gyda y c f' r f T \ ro , M Ẅ m l y 
maent hwy (y milwyr) yu dyfod i gyhofe<|di Jnbih- vdvch 
ad yw dweyd wrch y bobi hyn ‘ yr ydyeh yn r y • . 

i dan gaefhiwed Brigham Yoong ; 11 1 raid 1 c S 


340 


UDGORN SülON. 


í?. w 7 * a ' vr ynfel lwn ymladdwn. ehwareuwn gardiau a 
ehetty au redeg ; a plioh un o tiuuoeh chwi fen'ywod trowch 
ailan 1 íod yn butteiniaid, a deuweh yn ymaymdeithiasol à 
gnareidd-dra Crist'nogrwydd. Dyna y nddid a geisiant 
gyhoeddi yma. 

Myfl a wnaf y cynrnrg hwn i’n EwythrSam, [y L’ywod- 
raeth.j Myfi a ddiwallat' gerhydau, céfiy au. y ./oreuon o 
yrwyr. a’r bwyd goreu a feddaf, i drawsfudo i'r Talaetbau bob 
dyn, benyw, a phlentyn a ddymuna adae) v lle hwn, os enfyn 
efe. [ein ewythr Sam] yn mlaen ar ei gost ei hun yr holl rhai 
hyny a ddymunant ddyfod i Utah, a nyiii a gawn fil an i ei un 
ef, fel y gŵyr pawb yn d.ia a d leallant y mater. Buasai lawer 
yn well pe tlwythasid y wageni a sonireu bod areu ffordd yma 
â dymon, benywoii, a pnlant. nag à 'lnniaeth i gymial milwyr; 
canys ni ddeuant byth ynia heb i ni eu cyunorthwyo ; ac ni 
feddehwyf chwaith fod nwriad y Liywydd Buehanan iddvnt 
ddyfod yma. 

Nid wyf yn myned i d iehongli hreuddwydion j eanye ni 
phroffeswyf fy mo i y fath bronhwyd ag ydoedd Jos j ph Smith a 
Daniel, ond yr ydwyf yn ddyfiilwr Yunheaidd. (Yunìcee Guester) 
adyfalwyf i James Buchanan erchi yryingyrch hou i dawelu 
llidiawgrwydd yr hel-gŵn chwerw ag vdynt yn udo o’i aingylch. 
Ni fwriadodd gychwyn dynion ar y l.ûfed o Gorphenaf i groesi 
7 Gwastadedd hyn i’r Ue hwn ar draed. Mae Russell & Co yn 
debyg o wneuthur o wyth i daeg can mil o ddoleri wrtli gludo 
Hwythi yr ymgyrch. I’a beth a gvmhe)lai y llywodraetli i 
dreulio y swm hon o arian dros y Diriogaeth hon ? Tair 
mlynedd yn ol cymhwysasant 45.000 doler i’r dyben o wneuthur 
nedd-ammodau gyda’r Indiaid Utahaidd. A anfonwyd hyd yn 
»od y swm fechau liono yma erioed? Y mae yn ralychau y 
«jlywodraeth hyd y dydd lieddyw oddieitiir eu bod wedi ei 
Jadratta allan, neu ei thalu alian yn afreolaidd i ryw ddyben 
arall. 

A dalasant hwy erioed eu dyledion i Utah ? Naddo ; ac yn 
awr y maent wedi coroni gwaeíder wrth gyinmeryd y llytliyr- 
gerbyd o ddwylaw Hirain Rimbail, ya unig o herwydd ŷ 
gwyddent ei fod yn aelod o’r Eglwys hon. Pe buasai ddim ond 
wedi gwrthgilio mewu tymhor, ac ysgr.fenu celwyddau am 
danom, nid tebyg y cymmerid ei lythvr gludiaetli ammodol 
oddiwrtho, heb y cysgod lleiaf o o w,-, fel y mae yn awr wedi 
bod. Yroedd efe i gael 23.000 o ddoleri am gludo y llythyr 
gerbyd o Independance i’r ddinas hon, unwaíth y tnis. yr hwn 
oedd y cynnyg iselaf; eitbr o herwydd ei fod yu • Formon,’ 
rhaid diddymu y cytundeb, a hynny hefyd wedi iddo osod y 
wasanaeth ffyddlonafa medrusat’, o lawer. ar y ffordd nag a fu 
erioed, fel y dealbr yn ddigon da yn W ashington. Pe meddyli- 
wn yr atebid fy ngweiidi, gweddiwn na ddeuai llythyr-gerbyd 
Unol Daleithiol yma bythetto ; canys hyd oni ddechreuodd Mr. 
Kinball, ei wasanaeth, y mae wedi bod yn ffynonell barhaus o 


&TDGORN SRION. 


341 


fiinder a siomedigaeth, ae, i ni, yn eolied. Gallwn gludo ein 
Hytliyrorerbydau ein hunain, codi ein llwch ein hunain. a chyn- 
nal eiu huuain. J 

Ond gwae, gwáe i’r dyn hwnw a ddaw yma i ymyraeth 
ynanghyfreithìon â 111. a’r bobl hyn. Myfl a dyngais yn Nauvoo 
P*" - vr oei {'l { i' ogelynion yn syliu yn fy ngwyneb, yr anfonwri 
Inwiit > uffern y ffordd t'yraf, ös ýmyraeth wnaent â rrii, ac ni 
oíynwyf amgen gan ho'l uffern heddyw. ()s lladdant fi, pob 
pethyu iawn ; eithr ni wnant cyn dcì yi' ainser, a meddyliwyt 
y byiMaf' farw marwolaeth n&turiol. o leiaf, disgwylaf hyny. 

Oni wnelai unrliyw dilyn neu gyfundeb vn Ihdiog i barhaus 
oildef ac adfcddwl am y cara driniaeth niae ein gelyuion wedi 
ei bentyru arnom, ac o hydyn ymegnio i’w harÚwys allan ar 

Mae ein lnawnderaullythyr gludol, ag iawnderau a breintiau 
eraill o n lieiddo yn cael eu sarnu tan draed yn y modd mwyaf 
aaghyflawti; eitlir gallant war o müiynau i godi dwn iwr a 

IJtah * 1 allan Í01 rhywbetil allan (> le Jt'* cael ei gyflawni yn 

B/dded myfl yn Llywydd yr Unol Dalaethau ani yspaid hyr 
ami a udywedwn wth Seneddwyr, Gynrychiolwyr, a swydd' 
ogion ereill y ídy wodraeth, Foneddigion, rhaid i chwi ymddwyn 
mafdynion, a gwladwriaethwyr, neu myfî a'ch eeryd'dafl Am 
oa bcth y maent liiliog wrthyf ? ü herwydd y ccryddaf ddyn- 
ion am eu drygioni, ac o herwydd bo l geriyf y fath ddylanwad 
/ ma i y P-'th pennoilol y m rent liwy oll ar ei ol. Meddyliaut ei 
cant gydag arian. eitlir ni allant ei wneutbur. 

h id o.'s dylanwad, gwirionedd, na chyliawnder yn y byd ar 
la< U v yo dylifo oddiwrth Dnw ein Tad yn y nefoedd. Mae 
genym my gallu a’r dylanwad hwnw ;'mae genym hefyd y fath 
L ri n a < ‘, aros byogeiddrwydd fel yr ymildarostyngwn i’n Tad 
■•'uw fçl y gwna p entyn i riant tirion. 
nondithied Duw cirwi, frodyr a chwiorydd. Amen. 


RHYBUDD PÄOPHWYDOL I DUIGOLION YNYS 
PRYDAIN. 


(Oan yr Aposlol Orson Pratt ') 

trcf fl& S aT yl ’ íuan a<lael Pry'lain Fawr, a dychwelyd i’n car- 
ì »d»oi i g yn Nhiri °gaetli IJtah, teimlwn yn ddyledswyddog 
nehvM. gyila t í .' rig0lion y K wl « 1 .vdd lym rhybndd dwys yn 
bwvnû'; io J íi Cy ‘ ry T beíhau a fuan ddigwyddant iddynt; ac i 
4 f a " CU hunig ffordd 0 dJí an 'èfa. 
y mndd 0l ' yn alwecll íí ac anfonedig gan Ddüw, dywedwn, yn 
gostyngedig a pharchus, wrth ei Máẁrhydì 
"vr i T , eulllnes ' ac wrth holl Arglẁyddi, Mawrion, Rheol- 
’ ‘ WL *urdodau, a Phreswylyddion yn Nheyrnas Unol Pryd- 



842 ÜDGORW 8EIOS 

ain Fawr. fod y Daw Hollalluog, yo y bedwaredd ganrif ar 
bumtheg hon wedi gosod i fyny ei Deyrnas Olaf-ddydd ar y 
ddaear; fel y rhag-draethwyd gan ei Brophwydi a’i Apostoliou 
cynteflg. Anfonwyd angylion o’r nefoedd. gan ba rhai y eyf- 
lẅynwyd gallu ac awdurdod ar amrai, nid yn unig i osod fyny 
a chorflbri y Deyrnas, ond i weini yn mhob petli pcrthynoí i'r 
unrhyw. Y cenhadon ysbrydoledig hyn a anfonwyd wrth or- 
chymyn Duw, at yn agos bob cenedi tan y neí', a tliystiasant 
mewn gostyngeiddrwydd ac addfwynder, ond, er hyny, gydag 
hyfdra mawr, fod dydd raawr a dychrynllyd yr Arglwydd wrth 
iaw, ac fod y deymas ddarpariadol yn sefydledig yn uchderau 
y mynyddoedd, ar yr lianner.gron fawr orllewinol. 

Breniniaethau y byd hwn ydynt -wedi heneiddio ; ac, o 
herwydd drygioni, maent wedi eu tynghedu i gael eu cyflym 
ddryllio; eithr teyrnas Dduw a bery byth. Ri thynghed ydyw 
eynnyddu mewn cryfder, nerth, ac arglwyddiaeth, ac i ddal 
rbeolaeth dros yr holl ddaear. Y cenedloedd neu y teyrnasoedd 
hyny nad ymgyssylltant â theyrnas Dduw, a dylod yn tm gyda 
hi, gan anrhydeddu ei chyfreithiau a’i sefydliadau,- a gant lwyr 
drengu, ac ni cheir lle iddynt 

Gyda golwg ar y pethau hyn, ruegis gwas y Goruchaf Ddnvr, 
gostyngedig ddeisyfwn holl bobl y gwledydd hyni edifarhau ; 
at yn enw yr Arglwydd annoawn chwi i osod ymaith y dryg- 
au a’r £Beidd-dra sydd yn eicii canol. a cheísiwch yr Arglwydd 
a’i deyrnas, a maddeuir i chwi, a’cli troseddiadau rnawríon a 
ddíleír, a chewch ddyfod yn gangen fawr a nerthol o’r ddwyío! 
lywodraeth sydd i lanw yr holl ddalparf ac o hyny allan gael 
eich llywodraetlm gan ei chyfreithiau. 

Eithr os cliwychwi megis cenedi ni edifarheweh, a chysylltu 
eich hunain gyda theyrnas Duw, yna mae y dyddiau yn agos 
wrth law pan y cesglir y eyfiawn atlae o'cli mysg ; a gwae 
Chwi pan ddel y dydd hwnw ! canys caitf fod yn ddydd dial ar 
y genedl Fry teinig ; a’ch byddinoedd gant drengu ; eich nerth- 
oedd morawl gant beidio, eich dinasoedd a anrheithir, a losgir, 
ac a wneir yn angliyfannedd, a’ch cadarn-leoedd a deflir i lawr; 
y tlodion gaut gyfodi yn erbyn y cyfoethögion, a’u ^hystor-dai 
a’u gwych drigfanau a yspeilir, en masnachaetli, a’u ^’ir a u 
harian, a’u trysorau gwerthfawr, a yspeilir; yna yr Arglwydm, 
a’r Mawrion. a masnachwyr y tir, a phawb rne«n llefydd ucn- 
el. a ddarostyngir, a chant eistedd yn v llwch, ag udo am yr 
helbulon a fyddant arnynt ; a’r rhai a fasnachant yn forawl a 
alarant ac a wylant ; canys eu masnach a bali. 

Ac felly yr ymwel yr Arglwydd Ilollalluog âchwi, o herwydç 
eieh drygioni mawr mewn gwrthod ei weision a’i beyrnas ; ac 
os parhewch i galedi eich calonau, eich gweddillion y rhai a ft “- 
awir a ddifethir fel y sofl sych o flaen y fflam anghenMol, a r 
holl dir a lanheir gan dân yr Arglwydd, fel na ddelo ei íudrc 
i fyny mwyach o’i flaen Ef, . 

Eich byddinoedd yn Indra a darawyd eisioes gan farne 'igaet 
lỳm-dost, o herwydd lddynt daflu allan weision yr Arglwyou^) 
rlAi a anfònwyd i’w rhybudáio, ac i brophwydo wrtnyn 


tJDGORN' èRlnN 


343 


hvrynt hwy a wrthodwyd gan eich cenhadon a’ch swrddogion, 
oclian tod heb bwrs nac ysgrepan, nid oedd gamldynt “ie i 
roi ea panau i lawr.,’ Ond yr oeddynt yu ffyddlon mewu cyf- 
lwynoeu cennad rhybuddiol liyd oni aiwodd yr Arglwydd 
hwynt o’u plith, fel y gallai Efe w, ini barn, a dangos i bob 
cenedl na ellir gwrthod ei wcision Ef gydag haerllugrwydd. 
Òymmerad Prydain Fawrrbybudd ! a pheidio dilyn esiamplau 
drwgyr Ewropiaid yn India. íich hymprydiau a’ch gweddiau 
a fyddant yn gellwair difrif o flaen Duw, os na dderbyniwch y 
genad a anfonodd Efe Er y pennódwch ddyddiau o ympryd 
a darostyngeiddrwydd gerbron ya Arglwydd, etto ni wrendy 
Efe arnoch, nac ateb eieh deisyfiadau, cyhyd ag na dderbyniwch 
ei deyrnas, a thrin ei weisien gyda gwg. Efe a watwar eich 
galanastra ac a’u hamlhâ arnoch,hyd oni threulir ehwi ymaith 
mal us o fiaeu corwynt y mynyddoedd 


J’REGETHü I’R BYD. 


Cwmhên, Llangundo, 

Hydref 2, 1857. 

Anwyl I.ywydd Daniels,— 

Da genyf o’r diwedd i gael y cyfle i ysgrifaw 
attoch ychydig o’in helynt.' Buaswn wedi gwneud hyn yn gynt 
pe bnasai genyf hamdden a cliyfle i gael Post Office i osod y 
llythyr i mewn. Yr wyf wedi hod yma a thraw am lawer o 
fiíltiroedd mewn lleoedd lled anadnabyddus i mi o’r blaen yn 
Ngheredigion. 

Yr wyf wedi pregetlm a thystiolaethu hwnt ag yma mewn 
amryw leoedd na chly wsant unrhyw Sant o’r blaen. Achlysur- 
wyd hyn yn benaf oherwydd fod rhai o’m perthynasau anadna- 
byddns yu byw mewn ardaloedd na fum ynddynt erioed yn 

fiaenorol. A chymmerais ef yn bwnc i rybyddio pan b a 
gwrddwn ac a weiwn. .■ , 

Chwi ryfeddech pe byddech yn y cylchoedd h}' n i 1 8 ael ”, 
ddeall mor or-ddwfn y maey crefyddwyr gau a se ] 0 ®> , 1 

«oddi mewn hên arferion, a gwreiddio mewn hên dradaoaiaaau 
— braidd ead wyf yn credu eu bod, filoedd o honynt, we i 
myned yn hyn. yn ddeddf iddynt eu hunain. . , 

Yr wyferbyn hyn heb bwjs nac ysgrip, yn P ro “ 7 D Y > 
tyd a’i drigolion — y diafol a’i weision yn ceisiofy mhroftinnaa. 

Yrwyf yn diolch i’m Tad Nefol am y ncrth a dderbymaf 
oddiwrtho i orchfygu hyd yma, a rhoddi i mi dystiolaeth tod y 
nhystiolaeth yn gwreiddio yn ddwfn yn nghalonau Hawer un 
onest ei galon. , ç._ t 

Teithiais lawer o Swydd Caerfyrddin Ue nad oes yr un Sant, 
ollawer mwy o Swydd Ceredigion, Gwelais un bra ,, 
e r ys tua phythefnos yn ol, Dyna beth mce iawn vw anaatu 


344 


UDGOKK gBION 


mewn awyrgylcli lle y tnae Saint Dnw yn preswylio, rhasror i 
breawylio n ymdeitliiol yn tnhlith Cristianogion traddo.iiadol 
gelynol i r gwinonedd. Dedwyddach er hyny cael y fraint o 
fad yn rhydd a glan oddiwrth waed y dyuion y llafurir yn eu 

W' dr 1 y f m,Jr v, eCh f , h / n ' Yr w * f y" g««dd,o yn aml 
lieíyd dros drigolion hen wlad fy ngenedigaeth. Rliy grefyddol 

yw y rhan amlaf o honynt i gredu y gwirionedd ! 

Bum yn pregethn a lan y ddoo i dyrfa luosog yn vml Canel 
V Bedyddwyr yn l.landyssul. Ile yr wyf yn bresennol vn gor- 
phon ysgnfenu y liythyr hwn atoch. Cyhoeddwyd fl yii y 
cyfaríod, a daetli lluaws o’r aclo<lau i'm gwrando, heblaw 
ugeiniau eraill. Y m Idygwyd y n liollol foneduigaidd, a cíiefais 
twyd yn nhy cymmydog, adymunir arnaf bregetliu yma dra- 
cbefn, ac, os raf gyfle, bwriadaf wnevd hyny. 

Bwriadwyf gychwyn i ardal y Cwrtnewvdd, a gwneyd f y 
ngoreu yno dros rai dyddiau. Yna bydd angen i mi deithio 
trwy y wlad rhwng y lle hwnw a’r môr, trwy Üanarth, Llan- 
dyss lo a phenrhyn. . . 

Mae fy ffydd yn parhau Iiyd yn hyn i gae) iletty, a bwyd 
oddiger th ambell waith. ac ambeil noswaith y telais am le : 
orwedd. Nid wyf yn gweled iliw ceiniog braidd yn un mani 
ond mae y bara chaws, y llaetii, a chawl trwy y trwch yn cyt- 
tuno a nn yn ffaniws dros ben. 

Cwlad y ceirch. a’r iiaidd melynwỳn, 

Gwlad y gwenith coch ei blisgyn, 

Gwlad yr ymborth iachaf imi," 

Ydyw ardal hen Gian Deifi. 

G’wynfyd na buaasi genyt draettiodau, ond nid oes help yn 
awr. . . 1 ’ 

Eich brawd, 

D. E. Jo.siss 


UDGOEN SEION, 

H £* 

£eren p £aínt. 


DYDD SADWRN, HYDBEF 24, 1857. 

an.seuouiad 1'üadawol Y Llywydd I’ratt yn y ‘Star’ syddfel 
y canlyn 

Gan gaffael caniatad gan y Liywydd Young i gau eia llafur- 
waith yn y genadiaeth hon, a dychwélyd i’n cartref yn y 
mynyddau, dysgwyliwii eisioes at y dydd gyda mawr foddlon- 
rwydd. Yn ddarpariadol i hynny, terfÿuwn ein llafuri&eth 


UDGOItN SËION 


345 


uiewn cyssylltiaiì a’r .S’tor, acyr ytlym wedi »alvr yr Henuriati 
Samue' Whitney Richards i’n olynu yn Lly wydtiiaeth y Genatì- 
iaetli Frytanaidd. 

Mae yr Henuriad Richards wedi newydd gyrhaedd oddiwrth 
y Llywyddiaetli yn Seion, .aan ba rai ei aní'onwyd aìian i 
gyngho.i ac addysgu yr Henurittid a’r Saint frwas(iatedig ar 
led, yn y petliau hyny sydd yn Derthynu yn fwýaf neilDuol 
iddynt. Adnewyddwyd líawer arnom, a mawr gynnyddwyd 
ein llawenydd, gan ei gyrhaeddiad i'rgíaimau hyu. a'r newytid 
ion lioff a dderbyniasom o fanteision a mwynhad eyflym 
(tynnyditol teyrnas Dduw. a thn igiiati alian ei tldybenioo. I 
íuaws, mae yr Henuriatl Richrrds yn eitiiaf aìnabyddus 
oddiwrth ei lafnriau effeithiol hlaenorol niegis Llywydd yr 
Jijslwys yn y gwledytitl hyn ; a gwnawn ddim ond dweyd wrth 
y Saint, Rhoddwch idtfo eich ffydd a’ch gweddiau, a tlialwch 
sylw manwl i’w addysgiatiaia a’i gynghorion. ac efe a fydd yn 
offeryn yn llaw Duw. trwy yr liwn y daw llawer o fendith ac 
wchawdwriaeth i cliwi I’r perwyl yma niae ganddo ein 
bendith fwyaf, a bendith y Llywyd'iiaetli yn Seiou. 

Wrth derfynu ein llafur gol ■' gyddol, ail-adro<itiwn o galon 
wrtli y Saint a’r hyd ein höíl dyst n aethaii biaororol am wir- 
ionedil y gwaitli olaf.dtlydd bwn. V Saint air ydyntyn derbyn 
yr Efengyl, ac yn mwynhau ei Hysbryd. ytiynt yn gwybod ei 
wirionedd drostyntu e hunain. canysdug yr Ysbryd dystioiaeth; 
ac yn y dydd mawr hwnw pau y eeilw Barnwr ma«ryr hoii 
ddacar ysbry iion bobenwwd i’i iLten, v riiai hvnv nad ufuddhaMt 
yi Efengyl, ac na dtierfíVninnt ýr Y’sbryd Giiin, a gant wybod 
inai gwir ein tystiblaeth. 

Gan y dymunwn gael ein ryddliau oddiwTtli y gofal a> 
aoesmwytlider sydd oanghenrhaid yn cyd fvned â galwedigiieth 
inor bwysig, rhaid cvfeirio pob gohebiaethau perthvnol i f.y 
wyddiaetli y Genadiaetii Ewropaidd i Samuel W. Rcbar a, 
yn lle 

Onsoa Piíatt. 


HaAarMAouoonoL. — Wrth ddechreu ein Uaiur golygyddol o’r 
oítir, dysgwyliwu gael ein esguso.ii rhag gwneuihur yr apoloyun 
arferol gan ddynion dysgedig, gan yrofnenr amlveu ein anwyh. 
offaeth ormod yn y cynyg. Ýn o anuysgwyllatlwy i ni, cyflêir 
wnenw i’w ddarílenwyr fel y cyfrvw ar ba un y gorpbwys y 
cyfryw lafur. ac yiudrechwn ei gyflawni hy'i eitíiaf cin gallu. 
'hllwydiiwn i atfeiladu, hyffor.ídi. ac ad lysgit ei" darllen wvr, 
tem.wn yn ddiloehgar iawn mcwn eael hod vr offeryn anrhwl 
wffns o wneutluar ychydig ddaíoniar v dtiaear, tra yr anghenir 

tymmaint. 

Mw belled ag y deaiiwn ofynia lau ac anghen on y Siint, 
ymffreehwn eu diwallu. Mae ein cenaiiiaeth bresenol yn fwya 
neulduol i Iysoli y Saint, uag i bregethu etlifeirwch i’r annuw 



3-16 


l Dt ORN StCIOÎí 


iolion ; etto, fel gwas i Dduw, parod 7<iym bob arasor i ddal 
e;n tvstiolaeth im wirionedd yr Eféngyl üragvwvdd»l fe! e, 
datguddiwyd i’r Propliwyd Joseph Smith, aîiẃeddau a gallu vr 
hon a ddelir yn awr gan. ;te a ydynt mewn llawn nerth o dân 
weinid,,gaeth y Llywydd Brigham Young ; ac ni all un galla 
eu eymmeryd o Idiar v ddaear, hyd oni ddel 1 ywodraeth Duw 

0 dan weinidogaeth Prophwyd. yn gyffre linol yn ei yswyaeth 
dros bawb creaduriaid ar y ddaear 

I ofalu am a gweini i’r Sáint a fydd ein hy .tyrlaeth flaenaf, a 
gaìlwn eu sicrhau fod Duw yn gofus o lionypt, ac mae ei weis 
ìon yn Seion hefyd yn gofus o honynt. neu gallasem fod yn awr 
yn ymwneyd a gorchwyl gwahanol i ysg'rifenu i’r fitar. Ni 
waeth gan y byd am y Saint, dim ond i’w sarnu dan draed a’a 
dinystrio ; o ganiyniad. dy weJ yr Arglwydd mai ei fu9nes 
Ef ydy w darparu dros ei Sa nt* , ac fe ddywed er’s hir aniser vn 

01 na wna Efe ddim ar na ddadguddia ei gyfrinacb i’w weision 
y prophwydi.’ Àui hyny, oa bytli y dysgwn pa betli a ddar 
para yr Arglwydd i’w Saint, gwyddom pa le i edrych am yr 
hysbysiaeth — daw trwy ei Brophwyd. Ufydd dod parod i’r 
Prophwyd hwnw a sicrha bob bendith ag ydym yn medru ei 
derbyn erein hiachawdwriaeth bresenno! a dyfodol. mewn cym 
hwysiad cyflfredinol at yr Eglwys ; eitiir deillia gryn fendith 
bersonol drwy egni pcrsonol yn gysylltiedig ag ufudd dodj 
Caiff pawb yn Nlieyrnas Duw y wub:- a liaedda eu hymeg 
n'adau. 

Sicrhaer pawb Saint mai pagyfnewidiadau bynnag a wneir 
mewn naill ai gweinidogaeth neu drefn, yn effeithiol i’w 
dymuniadau neu eu disgwyliadau, byddant oll er y goreu, ac 
a brofant i fod yr nnig gyfrwng trwy ba un y ceir iachawdwr- 
iaetb. L.ygady Prophwyd sydd lygail gweledigaeth; ceníydd 
y dyfo ìol, a caduoga ef i ddarparu ain ei ddrygaa ; eithrmao 
y dyddiau wedi dyfod, yn mha rai, pan na fyddo gweledigaeth, 
y rhaid i’r bob! drengu. Ffordd yr Arglwydd— er nad ein 
flordd ni v dichon fod— nid llai ydyw yn ffo.dd heddwch a 
bywyd. Rhodiwn. gan hyny. yn ffyddlon ynddi. Os dywedir 
wrthom nad yw ffor id yr Arglwyddi Seion trwy y Talaethau 
Lnol, nac awn y ffordd hono, os dywedir wrthom gan y 
Prophwyd mai rhyw ffordd arall ydyw. byddwn barod i fyned 
ynddi. a nyni a gawr. waredigaeth, heddwch, aciachawdwriaety. 

Yn ystod ein absennoldeb o’r wlad hon. o ychydig yn fwy 
ná thair ralynedd, yr ydym wedi raawr fwynhau ein ílafuriaa 
a’n ymgymdeithasiad gyda phobl Duw yn Seion, Maent hwy 
yn bobl bendithiediir uwchlaw pob pobl eraill, ac mvo Duw 
vn gyfaill iddynt. Llofrudiliaeth, deniaeth benywod, baban- 
leiddiaeth, drwg yn tnhob llun, a’r gosgorddion dirif o ddrygan 
sydd mor gylfredin yn mhob cyfundob C’ristianogol. ydynt 
yn ddison am dariynt yno. Nid oes cynhenau chwerw, yn cyf 
odi oddiar achor.ion cartrefol neu wladwriaethol, yn aflfonyddu 
heddwch pobl ag ydyut yn un mewn ffydd, un mewu gweith 


cnooR» srios 


347 


redoedd, ac un ynddo Ef— y M»b o Heddwcb, Eitlir yn nwr, 
mae vrolvgfa wedi cyfnewid i ni— eyfnewidiad naall neb ddeall, 
ond ŷ rhiii sydd wedi-ei brofi. Pob ewlwm ar sydd yn cysylltu 
,j V n wrtli ei gyd-ddyn pa un ai o gyd-waedoliaeth, priodas, neu 
n'nrhyw rhwymia<f cymdeithasol, sydd yn cael ei ddattod gan 
yreithredoedd o lofruddiaeth, trais a phutteindra, tray mae Ys- 
bryd balogrwydd, meddwdod, a phob mathoddrwga, antoes- 
olde v > m ben ýn mhob gradd o gymdeithas. Mae rhinwedd. fel 
peth ag oed'h a chywilydd, ei eppíl, wedi encilio i gylchoedd 
satiteiddiach, i wrido yn anweledig dros weithredoedd y cyfrai 
nachant le ynddynt. Tafòd hyawdledd ac ysgritell yr ysgrit- 
enydd medrus a ddefnyddiwyd yn ofer i attal gorlifiad drygioni 
ag sydd yn dyngedig i anghyfaneddu y ddaear. Dengys profiad 
beunyddiol mai ychydig fycìd y rhni a achubir , ae i chwilio allan, 
gwylieddros, casglu i fyny, a gwaredu yr ychydig hyny, sydd 
vn dyfod yn brif-cidyledswydd yr Otfeiriadaeth Danyr.am- 
gylchiadau hyn, gydag ychydig oba'th am gyflawniad llawer o 
ddaioni i’r byd, amgen hag i ddadcnhuddo gwirionedd, fel y 
byddont ddiesgus, dechreuwn Ufur pwysig ein galwedigaeth, 
gan daer ddeisyf bendith y Nef ar ein hymdrechiadau, a deisyf 
gweddiau y flyddlon ar ein rhan. 

Mae yr Henuriad Henry Wliittall, enw yr hwn sydd eisioes 
rn ddigon hysbys i’n darllenwyr, wedi cael ei alw i’n cynnorth- 
wyr ntewn cys\ lltiad a’r Star. Un ydyw sydd a’r cyfryw allu 
a’n cynnorthwya gryn îawer yn ngyflawniad ein gorchwyüon, 
ac ysgrifell yr Iiwn a aml gryflta a chysuro y Saint, ^ 

Gohebiaethau oddiwrth- yr Henuri2id, neu ereill, ir star 
mewn nail) a’i farddoniaetli neu adnod, a gaiff ein sylw, 

S W. Hichari.s. 


Ymfudiabth.-— Ymhoür eisioes vnghylch tebygoírwydd ymfud- 
iaeth o’r wlad hoti y tymlior nesaf. Hysbys i niymawr 
anesmwythder yn nieddyliau y Saint ynghylch yr ymíudoia ; 
a defnyddiwn yr adeg gynnar yrrta i fynegu y bydd yn ddicnon 
adwy y caiff ryw ychydig gyfleustra i ymfudo 1 Dtaü y 
gwanwyn nesaf. Os fellv y dygwydd fod, bydd 1 neb ond y 
cyfrai a feddant ddigon o fodd i’w cymmeryd trwyodd jn 
gjrfeiriol, heb oediad ar y ffordd. Os meddianna y bamt eu 
heneidiau mewn amynedd am ysbaid byr, bwy a gant y o r 
ynagorei etto iddynt fyned allan o Babilon. Yn y c> a 
parhäed y rliai sydd a blaen-daloedd yn y bwyddfa Bot 
ychwanegu attynt gjmmaint ag sydd yn bosibl, yn gymrna 1 
ag y gall amser eich hymfudiad amddibynu ar hyny o o > 

wrth eich erchiad. Byddwcli ffyddlon a diwyu y. n e ' 8 
iluhwylion, yn arbcdog a chynnil gyda eich haiia • P 
egyr y drws y hyddwch barod i fyned. Na fyddwch Y 
yn nghylch y dyfodól. Unrhyw addysgiadau a fyddo geiiyn 


348 


CDUORSr SSION 


ro.idi, a drosglwyddir mewn arnser priodoli’r rlrai a iywyddant 
drosoch, neu trwy y Star i’r Saint. Uarogana arwyddion vr 
amserau lawer i’r syhwr eraff. Gwyirweh cliw: ! rhaawawéh 
y drygioni. a cnadweh alian o lwybr y gely^. 


Svlwkk,— -Mae poh taliadau a materion arianol a bu*nesol 
perthynol i Swyddta y Star i gael eu hanfon vn enw Asa 
Oaikrn, a r rhai llywyddol. athrawiaethol. &e„ i S W. R.clurds 


Mae y Llywvdd Richards wedi galw yr Hennriad Calkin yit 
(jynahorydd Blaenaf. a (»eorge (ì. S.ryder yn Ail Uynahorydd 
mdo ef, jn Llywyd'Jiaeth v Genadiaetlì LwropaiiM 


Cam-arfek:ao svdd eisiau ei gywiro, ydvw <-ofyn cludial 
‘ l u víaa !J vu níhvfrtf y degwm, Canìatawyd hyny gogyfer a 
thraethodau Pratt. gan nad oedd elw ynddynt ; eitnrddim gogý- 
fer ag unrhyw lyfrau ereill. 


Ar ' v ooion' va Amslrui cythryblus presenol ydynt ddaro- 
gnioi o gyflawnia 1 proph wdoliaethau mwyaf mawreddog yr 
h °l' hrophwydi a fuont erioe 1 ar v ddaear hon. I’r annuwiol 
addawir rhyfeloedd a son am rhyfeloed í. newyn, haint,- 

.iril a y s a l y pliiolau barnawi a sonir am danynt yn natguhdia iau 
iöíiu : i r bstint ware-iiíî ieth a Pywo’lrasth 

Yr Efengyl arn y deyrnns syd î w, ; li le ) e i ffy.idhu bregethn, 
gv- ia • ít 1 l.'wid o’i ben lirh'ori i’r ufu î t. a bygvthiad am wrtho.1* 
tad yr anufydd. Anufu-ld dod i. ae am ldifa irwydd o'r Ef'engy 1 
yw yr a:hos o sefyllfa ly rredtg aflan, <idrewllyd, a ffiaiddeiti 
hyd. Erengylau dyn darildiol y iynj weii methu attal y ffrwd 
orlitoi o bcchod ag syd f vyedi diluwio ein byil sýrthiedig; ac, 
í> 1 y iyn a geisiai go h ei ituu gerfydd dolen y hitsge'l y safhi 
ynd i . neu yrathraw .a geisiai ddysgu ei ysgolhaig yn gallach 
nag el ei hun mae trefniadau dynion we,li metiiu ro idi dwyfol 
ddysg. a chỳfreithiau Defolaidd i ddynolryw, eithr i’r gwrth- 
w\ neb. Waent wedi llanw “ gar ld Cristianogaeth” âcit'ÿn 
ntarwol wenwynig, fel nad oes ond “tân yr Arglwydd " a’u 
dadwreiddiant 

' bvd cyn <idiiiwioi, Sodoin a Gomorab, neii Bdbilon 
gyntefig, nnl ydynt i’w eydmaru ag eithaflon ffieídd dra y 
bedwaredd ganrifar bumtheg. Pá ryfedd yn te fo i Duw wedí, 
ae vn parhau i gasglu ei bobl allan ? Er lioll rltag ddywediadatt 
y Beibl am ddinystr Babilon y dýddiatî di weddaf, a chasgliad 


DDíiORN SEION 


349 


Tsrael, ni all neu ni fyn, sectariaid beibl-addo’gar ein hoes eu 
gweled, ae erlidiant y rhai a’u daDgosant. 

Am flynyddau dilynol mae gweision addfwyn yr Iôr wed- 
tjrion wahodd dynion i gymmod â’u Duw— i adael eu puttein- 
dra, a’u holl ddrygau marwol, ac ymarferyd egwyddorion 
iachawdwriaeth ; ond, gydagychydig eithriadau, yn ofer, megis 
ag yn nyddian Noah. Mae dynion wedi gwrthod cenadwri y 
nef, ìladd ei phrophwydi â’i Hapostoìion, a gwargaiedu yn eu 
drygioni hyd onid y w Duw ei liun yn taer gymhe'l ei Saint i 
ffoi o’u plith fel y ty wallto Efe ei fàrn. 

SaiDt Cÿmru ! A ydych chwi yn barod pe deuai yr alwad 
yn ddisymmwth fel y daeth i’r Israeliaid yn yr Aipîit ? A 
ydych chwi yn dlotach eicn hamgylchiadau cag oeddynt hwy ? 
Onidyrun f)uw sydd yn teyrnasuyn aw'r ? Ae oni ddynoetha 
hfe ei fraich yn nuasgliad ei bobl yn y dyddiau diweddaf, a 
chyflawni pethau mwy ryfeddol ua chynt ? 

Eithr cofier mai ‘ llawer a alwyd, ond ychydig a ddewisiwyd.’ 
Mne y ihwygiad a fu, a’r profion llymach a ddeuant wedi ac yn 
myned i wahaniaethu rhwng gwasanaethwyr Duw a marumon . 
X »c anghofier dammeg y morwynion. 

nfynir i’r Saint yn hwy i flfwdanu ar ol dynion gwar galed, 
tólwerus. a rliystyrllyd i bregethu yr Efengyl wrthynt heb 
C^el goiÿmad i hyny; eithr i rybuddio pawb am y baruau 
dychrynllyd sydd wrth y drws a phwyntio allan y ffordd i 
ddianc, fel na fyddo un yn anwybodus. 

Cynnaliér cyfarfodydd gweddi yn gysson, ac adeiladed a 
h.'sured y Saint ffÿddlon eu gilydd, gan anfon i fyny eu 
«henoidiau at orsedd e.u Tad dros l^ddiant a goruchaflaetli 
j ; !on ar 1,0 h gelyn, a thros eu gwaredigaeth hwy ; canys, yn 
lr }n wir, rnae angen eu gweddi y dyddiau hyn, ac nfd oes 
y ganf'cd rhan o’r hyn a ellíd wedicael ei ddweyd, eithr gadewir 
r ' i,j eth i i'arnu, Ymneshawn at, ac ymlynwn wrth ein gilydd ; 

. hwn ddystaw adiymffrost ; maey drwg yn agos, a’r cyfleus- 
* ra 1 wth y drws. Pwy sydd yn barod ? 


350 


OBlîOitN ShSlOM 


RHESÍMAU 

Yr Hemriad John E. Jo/ies dt os ymrjasjlu i Seion . 


Gooomu.!*t pob dyn yw ei fywyd, a cban fod y bywyd tragy- 
wyddol yn hirach a dedwyddach na ’r un byr, gofidua, ac 
amserol presenol, yr ytnirecha gymmaint ani ei gael, a thros y 
eyfryw, y rnae ei sel a’i bauderfyniad gryfaf o ddiiu dan liaut 
Gorthrymu a chaethiwo dyn, oherwydd ei grafydd, aydd a chy. 
sylltiad i ddwyn y by wyd hwn, y w y gorthrwm a’r caethiwed 
trymaf y gall dyn byth fÿned iddo. A chan fy mod i yn y 
aefyllfa hon, yn ngwlad fy ngenedigacth, yr ydwyf arn fvnet 
‘allan 0 honi hi.’ 

I. Yr ydwyf, oherwydd y goreu garaf (sef fy nghrefydd) yn 
y wlaì hon yn 1 gas gan bawb.’ 

frofant hyn trwy fy ngwawdio, fy nifenwi, erlid, baeddu, 
tj ngu, rhegu, a’m cerrigio, a rhai prydiau yn gorfod dianc am fy 
mywyd i rywle am noddfa rhag ymlidwyr fy ngwaed, ac, er y 
eyfaD, byddaf yn fynych yn anflfodus, a’m naw idle namyu gweil 
na ffua liaiiron, a minnaa yn eu plith fel ocn yn mhlitlt 
bleiddiaid. 

Fy ngliaseiwyr ydynt oflfeiriaid, pregetliwyr, golygydlíon 
crefyddwyr, meddwoa, Uadron, putteinwyr, a llofruddiou. A 
crefyddwr pcnat' yw y blaenaf yn mhlith yr erlidwyr, a r 
cyntaf, orochaf ei lais yn crio, “ Ymaith ag ef, lluchiwch a gvT 
wcii ef o’r llc, nil teilyngáçh iJdo ei íywyd na r UofruJd. 
Yna y ereiy i lol a’r anghrefyddol yn uncor ydynt yn cyd-daro 
i'r Jòn, gydag “ hurru/i ! ” i’w dechreu tuewm bidluni chord, jn 
fuss, tenor, treblc a choanter , a’r urddasolaf o honynt yn gwueu . 
thur tònau ncwyddion, (chwedl newyddiatlur) a’u cynnorthwy 
gyda’r hw hw bagpipe ol uffernol “ amlwreigiaeth,” ‘ milwyr >n 
myned i ladtl y Seintiau,’ &c. Cydsyniant oll mewn un frawi- 
oiiaetlt i getsio fy mhoeni i farwolaeth. 

Dyn ydwyf flnnau, a theîmlad «lynol ynof. îíi ddysgold fj 
rn.ini na natur my 1 i fod yn foddlon i aros yn y fath arag>h)h 
iftdau ; aiu hyny, àf. os gallaf'. allan o houi hi, scf Babit 

II. Yn y wlad hOii y tu te y« teyrnasu, yn bërsonol, tett.aol 
cymieith,isol, a gwiatyiiu!, cclwyid, eeufigen, anghyflawnier 


L’DGUHN 3E10S 


35 1 


t«yll, casineb, trais, gormes, hrad, amryson, rhyfel, a dinystr 
tymhorol ac ysbrydol. Ymarnao cybuddion, lladron, puttein- 
wyr, a pliob dosparth arall sydd yn gwasanaethu i ddwyn 
dinystr, Yma y mae ciefydau o bob math-twymynau, ugein 
iau o fathau yn cael eu cenedlu yn ddydiiiol trwy anghymmed 
roldeb a cham-ymddygiad. Yma mae miloedd o eugylesau ein 
daear - bwriadol gynnorthwyadau a ehysuron bywyd dyn, a 
eyfranogẃyr o’i wynfyd a'i adfyd, allyfuwyr garwder ei dalceu 
gnn groesiòn bywyd-rhai a fagwyd yu gynnes ar fronau y 
mamau mwyaf tyner a rhinweddol— yn pydru yu fyw ar eu 
traed, a marwolaeth yn cuddio eu gwarth, a liyny flwydd 
yo ar ol b.iwyddyn. Brechau, darfodedigaetli, clwy’r breniu 
cancer, a phob dinystrydd bywyd ydynt yn ysu eu mìloedu 
yn barhaus, tra yn aros cyfuerthiad clefydau a heintiau new- 
yddioa i «hwyddo eu rhestrau dinystriol, pan y tywallt Dnw ej 
farnau mellJigedigol ar Babilon ffliidd. Yma mae rhyfeioedd 
S son am ryfeloedtl o hyd ar gynnydd. Clywir sŵn cledriad 
awcbus, gleddyfau yn hwyta enawd dynion, a gwehyriad y 
marcli cöch ar faes y frwydr yn ffrwst-gamu dros dyrfáoedd 
giraed sychedig, ae â’i garnau haiarnaidd yn sathru ei filoedd 
ma! yr ych cynteflg yr dyrnu yr ýd. Blodeu, gogoniant, a 
chryfder ein gwl id — ci gwyreadarnaf sydd, ae afyddantyncael 
cu eliwyrnellu yn eu sefyüfa anmharod i’r ysbrydol-fyd, tra 
creiil a ddarparwyd yn eamu yn mlaeu i lanw y bwlch, a chyf- 
arfod â'r un tyughed c> fiafanog ! Pob gradd a ; sefyìlfa ydynt 
yn ymdrab.u'ddu yn eu llygredigaeth a’u péehoù — pa uchaf y 
ẁ'ld. mwyaf y llygredd, a'r eyfan sydd yn un Babilon, fawr— 
yng.trotídd gyinmysglyd blith draplith i gyd, tra mae y ddaear 
yu griddf m ;tc oelmeidio o dau y baich o becliod sydd arm hi 
acwrth ystyiied y tiiaidei llosgi cyn ei glanheir oddiwrthy 
IHcitld dra erciiyd. ac anghenfilaidd a gyflawnir ar ei gwyneb. 

Winnau sydd rnai un anhymig yn ymdroi ac ymsymmud yn 
ngiiîiuol y ffleiiid ie sydd bron a myned yn drigfa i neb oud 
uytbreuliaid a pliob aderyn aflan, yn methu gweied, teimlo, 
• <ro B'u, nac arehwaethu dim, ond ag sydd a thuedd ynddo i 
>'gra a dinystrio, «c i aflonydilu heddweh a lladd poh un a gei- 
8| °- *> w yn dduwiol yn Ngbriít lesu. myfi yn mhlith ychvdig 
‘reill, A rhayi lie aeth o hyn ojl yn ngwlad fy ngenedìgaetfi 


352 


IDüOHN SEIOST 


M»e fy ngofid a’rn poen yma yn fwy na’in p’eser, am hyny, &f 
y eyfle eyntaf. ailan o liono hi. 

III, Yn y wl.rd hon dyry y llywoJraeth drwyddedi i werthu 
diodydd me.idwol, a’reanlyniad yw — nieddiüdód a’i ildrygai dil- 
ynol, a gwraeedd a phlant yn gwelwi gan angen ymborth — eu 
traed yn noetliion, eu dillad yn garpiog — eu hunain yn aúwyd- 
og, ae yn syrthio i dwymnau a marw o’r achos. Gorfodir tru- 
eniaid ereill i fyned i'r tlod-dai i gael eu diwallu gan gymdeithas 
â toraidd ddigon i gadw y co tf a r ysbryd yngliyd, mewn 
gwarth o herwydd tadau neuwýrmaidw, y rliai fuasant yn 
sobr oni buasai tafarn iai trw yddedig. 

Futteiu-dai trwyddedig trwy wybod i awdurdodau gwledig 
ydyntdduach radd fyth o’r uffernau eddesgrfiwyd uchod. Yno, 
aberthir nid yn’unig ieehyd, syuwyr, cariad a phwyll ar allor 
meddwdod yn gyfnewidiol am anshenfileidd dra diefliaid a 
thladi a thruenusrwydd, ond ddryl ir llestri parch y Gorucha 
ar greigiau tàn-fldyfrol chwant brwnt a Üygredig bodau banner 
dynol a dieflig .— Tw barhau. 


DYLEDION AM LYB’RAU, MEDI Slain 1857. 


CYNADLEDI). 

£ 

S. 

d. 

Ddwyreiniol Morganwg 

156 

18 

5i 

Orllewinoi „ . . 

123 

18 

oi 

SirFynwy .... 

61 

18 

2 

„ Frycheiniog .... 

10 

10 

9 

Oaerdydd .... 

22 

9 

o§ 

Llanelli .... 

6ô 

2 

11 

Caerfyrddin .... 

25 

19 

n 

Sir Benfro 

10 

1 1 

o* 

„ Aberteifi .... 

18 

1 

3 

„ Feirionydd , , . . 

., Fôn a Chonway 

10 

11 

n 

10 

7 

6§ 

., Ddinbych .... 

18 

6 

91 

„ Ffliut .... 

13 

5 

4 

Cyfanswm, 

£548 

0 

2 


GYNNWYSIAI». 


nyseeidiaelh y Liywydd B. Youn* 


Rbyhndd Praphwydöl 

Pretjethu i’r byd 3-U 


Golyüyddlaeth— Auerchiad Oi«on Pralt— Rhaeymadroddnl— 

Ymfudiaelh— Sylwer— Arwyddiou yr j 144 

Rheeymau dros Ymfudo ***) 

AHRRAFFWYl) A CHYIIOEODWYD GAN I). DANIEI.S, IBEHTlWI. 


UDGORN SEION, 

NBR 


ŵrm y ŵitnt 



Rhif. 23.] TACHWEDD 7, 1857. [Cyf. X. 
RHESîMAtl 


Yr Hcnuriad John E. Jones dios ymgaaglu t Seton. 


(Parhad o tudal. 352.) 

Oddiar feddwdod cyfyd troseddiadau o bob natur, Heddgeidw - 
äid, Cyfreithwyr, Barnwyr, carclmru a charcharau, ac o 6 i 
9obob 10, yn nghyd o 70,000 bob blwyddyn yn marw yn 
uniongyrchol neu anuniongyrchol o herwydd meddwdod. Heb 
son arn y pechodau Sodomaidd sydd yn cael eu cyflawni bob 
yn ddlgon i ddwyn bam ar ein gwlad, a’r dieuog gweitn- 
ëar asobr yn gorfod dyoddef o’r achos. A chan fy mod yn 
eweled a theimio hwn yn glwy rhy farwol i’w fendio yn ngwlad 
i ngenedigaeth, âf allan p honi hi, ac i’r wlad lle nad oes na 
thafarn-dy na meddwi’n bod. 


* ■ Yn y wlad hon mae uno maes wrth faes — y gwana’n 
gwaeddi a r trecha’n treisio yn mhob cẁr — yr holl wlad ar gael 
oi meddiannu gan ychydig statesmen — prwate property yn gym- 
hwj sder senedd. Am hyny, y tlawd, faint bynnag ei wybod- 
'* th a i brofiad, nis gall fod byth. I wneyd ei orthrwm yn 
fymach fyth, gorfoda ei amgylchiadau ef i roddi ei bleidlais 
'Wíj lawer pryd yn grocs i’w ewyliys, ac os na wna, troìr ef 
ui waith,^ masnacli, neu ffarm, ac wrth hyny neidio i gyfarfod 
" >, acor ochr arall wrth wneud, yn hawlio dyn drwg, an- 
111 irofiadol ac anwybodus, lawer pryd, i ffurflo a phasio cyfreith- 
'! U l atel) ei bwrpas ei hûn, a dwyn tlodi a gorthrwm trymaeh 
r anner arno ef a’i deulu. O! gaethiwed gwlad fÿ nhadau; 

23 Prü, 1 hg 



354 


UDGORîí 8EION 


hir y griddfenaís am fyned allan o honi hi; canys yn \racth 
waeth yr â o hyd. 

V, Yn y wlad hon ein gorfodir yn flynyddol i dalu at gyn- 
nal ei segurwyr bras-foliog ‘ hyfenant ’ y plwyfydd, sefyr ufl. 
eiriaid cyflogedig, o £50 hyd £70,000 yn flynyddol, sydd fel 
corph y farwolaeth ar gymdeithas, gan wneuthur masnach o 
Air Daw, a marsiandio eneidiau dynion, a’u dwyn yn gaeth i 
ddinystr tragywyddol. Diolch am oleuni yr Efengyl dragyw- 
yddol : trwy y cyfry w y gwelaf pwy ydwyf a pha le yr ydwyf, 
sef yn Babilon fawr, ac af allan o honi hi. 

VI. Yn y wlad hon mae ryddid i ddyn dwyllo a fyno o’i 
mherched goreu, y rai a feddyliant mai dyn ydyw noddfa cryfaf 
eu hymddyried a’uparch, ac yntau, wedi’r cyfan yn troi y 
bradwr a’r gelyn m-'yaf a gwaethaf sydd àm haul. Wedi i 
ddyn enill serch merch, ei thwylio, bod yn dad i’w phlentyn, ac 
ar yr un pryd ddwy neu dair arall yr un fath, eu cymmeriad 
wedi ei dorri, eu perthynasau’n cefnu, gwarth yn eu hamdoi, 
angen a thlodi yn sylldremu yn eu gwynebau, drysau’r gweith- 
dai yn gorfod ymagor i roi derbyniad iddynt mewn gwarth 
ac anmharch, eu calonau ar ddryllio gan gy wilydd a gofid, éa 
cyfeillion wedi ymadael, eu bwyd yn sal, helbul yn cenedlu 
clefyd rhy drwm i’w cyrff ddal, a gorfod marw dan warth a 
dirmyg perthynasau agwlad! O pity! pity'. a’r achosydd o’r 
cyfan yn ddyn ffroen-uchel, rhydd, a chy mrneradwy , os bydd 
efe wedi talu ychydig sylltau yr amser neillduol, ac, yn ol ei 
sefyllfa, wedi hyny, swllt a chwe cheiniog neu haner corou 
yr wythnos at fagu y plentyn neu y plant, y gyfraith yn ei 
ystyried yn ddyn respectable, a gwne’r neb a ddywed air wrth 
am hyny, pan ar yr un pryd wedi bod yn foddion i ddinystrio 
lieddwch, cymmeriad, ieohyd, a bywyd tymhorol ac ysbrydol, 
efaliai Ac yn ei rwysg a’i rhysedd, fel march gwyllt, a’i fryd 
ar sathru a dinystrio heddwch a bywyd ei well wedyn, gan 
genhedlu plant anghyfreithlon yu faieh ar gymdeithas, a’u 
gwisgo â gwarth eu mamau ar eu peuau cyhyd ag y byddor, 1 
byw, a’r tri chwarter a haner, a cliwar.er llofrudd— eu tad, yn 
ddyn rhydd yn ol y gyí'raith. 

Cospir dynesdlawd â thri mis o gaìed-waith. os yn ei hangen 
y dug eyn lleied a dcg pwys o lo oddiar gwmpeini cryf a chy- 
íoethog ; am ddal cwniugeu, neu ladratta dafad, heb fod 


OÖGORN SEION 


36« 


werth mwy na saith swllt. â chaeth wasanaeth (ponal sermtude) 
aB) ysbaid o amser. 

Erhyn oll mae dyn atei ryddid i butteinio faint a fyno, a 
gwastrafTu wrth hyny gymmaint a gynnaliai tair neu bedair o 
wragedd a’u plant, a’i oliwng yn rhy dd i ddinystrio cyrff ac 
yebrydoedd merched goreu ein gwlad, cymmeriad, diweirdeb, 
abywyd y rhai sydd yn fwy ei werth na’r holl lo, cwningod 
a defaid sydd yn y byd. , 

Am ladratía dafad ceir ailtudiaeth; am amddifadu merch o’i 
chysur, ei hamgylchiadau, ei diweirdeb a’i bywyd, ceir bod yn 
rhydd am ychydig sylìtau. Putteinied dyn â mil, os myn, gan 
gyflawnupob drwg a phechod yn un chwant, yr hyn sydd yn 
ddigon i dynu pla a barn ar y byd, caifF gyfraith i’w gefnogi; 
eithr pe sonid am un dyn yn priodi dwy wraig, gan eu cadw 
ar ei enw, a’u cynnal yn gysurus, a dysgu eu plant yn ol cyf- 
raith ac ewyllys yr Arglwydd, ‘ 0, bechod ofnadwy ! meddwl 
am y fath beth mewn gwlad Gristianogol!’ ebe hen arch-but- 
teinwyr crefyddol ein hoes. 0 ! anghyfartalwch cospedigaethau 
a ffieidd-dra Sodomaidd gwlad fy ngenedigaeth ! Pa hyd etto 
cafboenify enaid o’th fewn? O! am i mi gael myned allan o 
honi hi. 

VII. Af allan o’r wlad hon am fod Seion yn well — yno 
cyferchir fi fel cyfaill a brawd,ac y perchirfi fel cymdeithaswr; 
yno y caf dir am braidd y peth nesaf i ddim, a hwnw yn dir 
hras, yn cynnyrchu pob matli o ffrwythau iachus. Yno mae 
awyr iach a dihaint — gwlad rhydd oddiwrth glefydau a hen 
haehodau ffiaidd Babilon ddrewllyd; dwfr ìachus, a ryddid i 
hysgota o Iiono; cyfìog yn werth ei lafur, pob dyn yn by w ar 
ffrwyth ei lafur ef el hun yn llawen; dim trethi trymion ; 
aynnal segurwyr — pob un galluog ilafurio am ei fwyd: adeiladu 
a Phlanu, a phob un yn by w dan ei winwydden a’i ffigysbren ei 
h' ln ; 0, na baiyn yno! 

V «I. Af i Seion, o herwydd yno cafgylwed Apostolion, 
Prophwydi, &c , yn dysgu a gweinyddu ordinhadau yr Efengyl. 
yn prioíli, golchi, enneinio, a bedyddio dros y meirw. Yno 
<awn weinidogaeth angylion, a’n selio i fyny i f y wydau tragy w- 
yddol — y gallwn fyw wrth gyfreithiau nefol, dwyn i fyny ac 
hyfforddi plant yn gyfreithlon ac yn ol ewyllys y nef, a bod yn 
hlant o ffydd a gweithredoedd ein Tad Abtaham, a’i fendithion 


356 


1DG0RN SEION 


a; eydd yn addawedig i’w holl efelychwyr yn llanw ein tir. 

IX. Af yno, am fod cyfiawnder yno yn ymgartrefu, a 
gweiflion Duw í’m llywodraethu, yn dymhorol ac ysbrydol— af 
yna amfodGrist yn dyfod i’w Seion EF a phläau yn dyfod 
ar Babilon, a Duw yn dweyd, Deuwch allan o honi hi. 

Wedí llwyr flino ar BabilOn a’r darluttiad o honi, teimlwyf 
igydganu a J. Ri, (hymn 482.) 

Yr ydwyf wedi blino’n llwyr 
Ar Babel fawr ddiras; 

Ey ngweddi sydd, fy Nuw a ẃyr, 

Am fyn’d o honi maes : 

Rraidd na wnaf geisio gan fy Nhad, 

Moes im’ dilwy aden fawr, 

Fel yr ehedwyf tua'm gwlad, 

I Seion fad yn awr. 

Gan hyderu fod y resymau uchod yn ddigonol i Olygydd a 
darllenwyr parchus yr Uugorn, terfynaf. 

Yr eiddoch, o galon. 

John E. J o N ES 


DYSGEIDIAETH YR APOSTOL ORSON H YDE, 
( Tabernad , Dinas Llyn Halen Mawr , Mawrth 8, ! 857.) 


Tba yn eistedd yma ac yn myfyrio ar ein cyflwr, y boreu hwu, 
daeth i’m meddwl, yn rymus neillduol. eiriau ein Htacltawdwr 
a ddywedant, ‘ Ymegniwch i fyned i mewn trwy y porth cylyng; 
canys dywedwyf wrthych yr ymgaisllawer fyned i mewn ac ni 
fedrant.’ 

Y geiriau hyn, yn ac o honynt eu hunain, ni allant f'ethu 
deflfro ag alarmu pob meddwl myfyrgar — yr ymgais llawer 
fyned i mewn, eithr na fedrant! Ai dyna dy sefyllfa a’th gyf- 
lwr di? Atebed pob un y gofyniad. Y mae m,egis trystiau 
deffroawl taranau Mynydd Siniai. Y mae yn bregeth o hono 
ei hun — yn gyfrol. Dylat wasanaethu i ni fel y floedd rhybudd- 
iol i fod i fyny ac wrthi, ac í geisio yn y ffordd iawn am fyned 
i mewn. 

Pe chwiliem am drysor colledig mewn llefýdd lle na fyddai, 
gallem chwilio mor fanwl, a mwy felly, na’r person a chwiliodd 
yn y lle yr oedd ac a’i cafodd-. Mor angenrheidiol. ynte, fod 


CDÖOHS SEION 


357 


gwiriouedd a doethineb yn tywys ein camrau! At y pwnc 
yma y dymunaf alw eieh sylw heddyw. 

Cawsom dymhor da yn ystod y gauafdiweddaf, a chyfleustra 
gwerthfawr i wella ein meddyliau, ac i enill gwybodaeth ac 
hysbysiaeth, yn ddarpariadol i’n hymgymmeriad o’r cyfritoldeb 
hwnw, ac i weithredu y ran fawr hono yn actyddiaeth fawr 
teyrnas dragy wyddol l>uw, ag y mae ein proffes, ein swydd, 
a’n galwedigaeth yn gofyn ýn bendant oddiar ein dwyiaw . 
Eithr pe buasai y tymhor wedi bod yu agored ac yn hynaws- 
aidd, megis ag y mae weithiau yn y wlad hon, gallasem, feallai, 
drwy fawr awydd am bentyru cysuron o’n hamgyich, fod wedi 
cael ein harwain ymaith gan ein helwau bydol i fawr esgenlus- 
dod o’r ‘ un peth angenrheidiol.’ Os, gan hyny , ydy w Rhag- 
luniaeth orlywyddol yn drugarog wedi gosod rhwystr ar ein 
gorchwylion tymhorol, gan ystormydd afresynol gauaf hir ac 
oerllyd, a thywallt allan ei Lân Ysbryd arnom, i’n deffo i 
ddiwygiad, raae genym reswm dyblyg i gydnabod ei law Ef', ac 
‘’w foli byth am y bwriadau da a tlürion a ddangosodd tuag 
attom. 

Gwedda i ni yn awr, yn yr amser hwn o Iwyddiant, tra mae 
Seion yn llewyrchu dan wên gwyneb ei Duw, i osod heibio 
sylfaen dda yn ystôr gyferbyn a’r amser i ddyfod. I r baiut 
ffyddlon ni waeth pa un ai hinawsaidd a llonydd neu dymhestl- 
og a llym y byddo y tyrahorau. Os iawn weithredwu cawn 
ddigon o reswm i ddwevd,Cywir a chyfiawn yw dy weithre 
oedd, Tydí Frenhin Seintiau.’ . 

Addysgwyd chwi, frodyr a chwiorydd, cyn fy nyfo ia ' 
Carson, (yr hyn oedd ar y 9fed o Rhagfyr diweddaf,) i ddeffroi 
o’ch cysgadrwydd — i edifarhau am eich pechodau, ae yna 1 
roi iawn i’r dyoddefyddion am y cam y gallasech fod wedi ei 


wneyd iddynt. , , 

Yn nesaf addysgwyd chwi mewn athrawiaeth ac 
— ceryddwyd, rhybuddiwyd, {eysurwyd a thywyswy c wi y 
y Uwybr yn yr hwn y gallech geisio, a hyny ddim yn o er 
Mae gwirioneddau braidd o bobcymmeriad a ryw we< * Ça 
eu mynegu a’u delio allan i chwi gyda llaw hae ionus. 
ar ol dydd, a nos ar ol nos, y clywid llais ysbrydoliaeth yn 
mysg. Gwirioneddau cymhwysedig at braidd po 
sefyllfa, a chyflwr mewn by wyd, ydynt wedi cael eu ffyddlawn 


35$ 


ÜDGORN SEIOS. 


bortreadu iîchwi mewn llythyrenau ooleui.i bywiol. ac. mewn 
geiriau ô - r hyawdled-i mwyaf tanllyd ac enaid gynhyrfiol’ byd 
yn nod y cyfryw a ysbrydolodd yr Ysbryd Glan; o'r syml i’r 
mawreddog; ac o dôn y delyn i lais y daran, 

A gyflawnasoch chwi y gorchwyl a roddwyd i chwi? A 
gyflawnasocli chwi y gwaith a chadw fyny gyda eich haddysg- 
iadau? Neu a ymfwynhasoch chwi mewn dymuniad i gae* 
rhyw beth newydd — rhy w beth pell gyrhaeddiadol yr hwn n‘ 
eill gael eflaith amgen nag i ddenu eich meddyliau oddiwrth y 
gwirioneddau a deilwng ofynant eich sylw diduedd a’ch cadwr- 
aeth. Dygwydd weithiau fod ysgolhaig yn yr ysgol, mewn 
awydd i gynnyddu, yn cymmeryd gwers heddyw mewn un 
gangen o gelfyddyd, ac y fory mewn un aral!,a’rtrydyddddydd 
mewn un arall, ac felly vn y blaen, hyd omd, yn ei olwg ei 
ei hun, y del allan yn astudiwr boneddigaidd a champus, yn 
brofleswr ac yn athronydd; tra, mewn gwirionedd. nid yw yn 
deall unpeth a ddarllenodd, ac yn ddim ond meithrin twyll a 
ddefnyddiodd arno ef ei hun . 

Ai dyma fel y mae gyda ni? A ddysgasom ui yn drwyadl 
y gwersi a roddwydi ni, a’u hymarferyd? Nid oes unpeth yo 
well i argraffu ar y meddwl unriiyw ddysg neu gelfyddyd nag 
i’w hymarferyd — gweithredu yn wirioneddol arni. Yna can- 
fyddwn ei grym a’i hysgogiad; a thra yn ymwneyd a’r rhan 
weithredol, gwna argraff ar ein meddyliau na ddileir ac na ang- 
hofir, â’r egwyddorion ag ydym wedi goleddu. 

Osydym wedi ymarferyd ar y gwersi a’r addysgiadau a 
gawsom, gwyddom y safant wrthym ; eithr os ydym wedi ddim 
ond eu clywed, ac heb ymwneyd â’r rhan weithredol o honynt, 
hwy a fyddant farw yn ein eoffadwriaeth, gan y byddant heb 
gael eu lleoli yn ein corffoliaeth. a deuwn gyff*lyb i’r dyn yn 
syllu ar ei wyneb naturiol mewn drych, ac yn mynea yn syth 
ymaith gan anghoflo pa fath ddyn ydyw. 

Gallwn egluro i chwi y cyfan yn Dghylch y gelfyíldyd o ar- 
graffu ; etto, gyda yr holl wybodaeth y graljai fy eglurhad gyf- 
Wyno i chwi yn nghylch y gelfyddyd bwysig hon, pa un o 
honoch chwi, yr hwn nid yw yn gyssodydd, a eill gymmerrd 
fy mhregeth i a myned i swyddfa a’i gosod i fyny? ‘ Yrnnr 
feriad wna’n berffaith.’ Os dysgwn egwyddorion cyfiawn a'u 
hymarferyd, mae ganddynt allu i gyfnewid ein naíur ..yn 


CLGORN SEIO» 


S59 


gydweddol a’u hunain. Deuant yn rhan a chyfan o honom 
ein hunain, a dygant nii gyssylltiad a hwynt na ŵyr ymraniad. 
Oddiyma deuwn yn bobl cyfiawn, ac os parhawn, gwnawn nid 
yn unig ymegnio, eithr medru myned i mewn. 

Geill pob un o honoch weithrodu ar rhai pethau yn eich 
mabandod. Maent mor firès yn eich meddyliau yn awr ag 
oeddynt yn y dydd y gweithredasoch arnynt. Gan hyny 
gweithredwn bob amser ar egwyddorion gwir a chywir, a hwy 
drigant gyda ni, a nyni a ddeuwn yn gyfiawn yn ein natur; ac 
03 na weithredwn byth ar egwyddor ddrwg, nyni a anghofiwo 
yr holl ddrwg a wyddem erioed am dano, a Duw a’i anghofla 
hefyd, ac ni ogwydda ein natur byth at ddrwg. 

Os ydym ni wedi dwyn i weithrediad yr holl addysgiadau 
a’r hyfforddiadau a roddwyd i ni o’r esgynlawr hwn a llefydd 
eraill, yr ydym yn bobl bendithiedig a dedwydd. Os nad 
ydym, ni wnaethom gyflawnder à’n hunain. Anrhydeddwn 
yr addysgiadau a gawsom, ac yna nyni a gawn ddigon o 
dir i’w ddal heb unpeth yn bell gyrhaeddedig neu yn ddrud 
brynedig. 

Yrydym yu gynnulleidfa o Saint y Dyddiau Diweddaf, (yn 
cael ein galw) wedi ymgynnull er cael cly wed geiriau y bywyd, 
neu adeiladaeth yn nghylch teyrnas Dduw. Cyfyd y gofyniad 
yn fy meddwl — A ydym ni oll yn Seintiau y 6'oruchaf Dduw? 
Neu, a ydym ni yn gynnwysedig o’r bobl a gariant yr enw 
hwnw pan, yn wír, ua fyddom oll yn ei haeddu? 

Dangosaf i chwi gyfielybiaeth i ddarlunio fy meddylrych , 
canys dymunwyf wneyd yn eglur i’ch dealltwriaeth feddyliau 
fy agalon i fy hun, ac os gallaf eu trosglwyddoichwi feljy bodol- 
ant yn fy mynwes, fel y gweithredont ar eich meddyliau chwi 
yr nn’modd ag y gwnant ar fy eiddo i. — 

Y mae yn awr yn amser hau. Mae ein flarmwyr yn hau yn 
y gogledd a’r dehau;-.— mater o foddlonrwydd mawr i mi. Ao- 
yma caniatewch i mi fynegu dymunjad, mai tra yr liauont 
mewn ffydd ycaffont fedi gyda llawenydd! Maes o aw pan 
y tyf y gwenith hwn i fyny, gallwch ei weled yn ysgogi gy a yr 
awel, a chwi a ddywedwch, Dyna faes ardderchog o we ™ ■ 
Y mae yn hardd, iachus,ac yn addaw cynhauaf helaet 
fcda yn raddol yn mhelydrau poeth yr haul, ac we e y m 
yn felynwyn, ac yn barod i’w fedi. Galwch ef o yn wen 


360 


DDOORN SEION 


Yn awr y gofyniad ydy w : Ai gwemth ydyw i gyd? Onid 
gwellt y w y ran fwyaf o hono? Er eich bod yn ei alw i gyi j 
yn wenith, hyd yn nod megis y galwch y gynnulleidfa hon oll 
yn .Saint, oni ddichon i ran o gynnyrch y maes hwnw fcd yn 
ûshefyd? Dichon, yn aicr ! Drachefn, ynte, oni ddichon fod 
eryn lawer o rŵ'd yn y peth a alwch yn wenith? Oes, a 
llawer cnewullyn diffrwyth na ddyry fiawd, eithr a chwythir 
ymaith ! Mewn corffolaeth galwcli ef oll y u wenith ; etto deu- 
wch at ei ddatodol brofi a ranu &i walianol gyunwysiadau a’* 
rinweddau, cewch, oddiwrth faintoli tyfiant y maes hwnw a 
alwasoch yn wenith, ddim ond rhan fychan ag sydd yn wir, 
rhinweddol wenith. Yna wedi y rhenir y ferien lawn oddiwrth 
y gwellt, ûs ,rhŵd, &c.‘ erys ûs o natur burach a alwch yn 
fràn. Yna y mâc gwahanoi fathau o flawd. No. 1, neu or- 
wych, No. 2 a 3, neu shoris . Eithr bychan y w v gyfran sydd 
allan o gynnyrch y maes hwnw yn wir addas i fwrdd y 
meistr. 

Yn awr, ynte, dyma beth a ddymunaf i chwi ystyried, yi hyn 
ydy w hyn : mae yr ûs, y gwellt, &e., a gynnyrchwyd yn y 
maes hwnw yn tynu eu maeth o’r unrhyw fiynonell ag y mae y 
ferien— o frasder a gwìybedd y pridd! Ymborthant oll ar yr 
unrhy w ymborth ! N;d yn nnig felly, eithr eanfyddwn ma^ 
wrth rhwymynau a mân edafau mae yr ûs, y gwellt, a’r ferien 
oh yn nghysswllt ; ac mewn golwgo gyffelyb egwyddor, dywed 
ein Hiachawdwr, ‘Na ddadwreiddiwch yr efrau hyd amser 
y cynhauaf, rhag, wrthddadwreiddio yr efrau, y dadwreiddioch 
y gwenith hefyd.’ 

(Parhad ar tud. 364.J 


F UDGORN SEION, 

Seren p $#tnt. 

DYDD SADWItN, TACHWEDD 7, 1857. 
Hwtliodd y Llywyddion Pratt a Benson, yn nghyd a’r 
Henuriaid John A. Bay, John Scott, John Kaye, a Wiliiaro 
Miller, o Llynlleifiad, Hydref I4eg, ar fwrdd y Baltic, am 
Gaerefrog Newydd, ar eu öördd i’w cartrefau y» Utab. 


ÜDGOIW SEIOH. 


361 


Hyoodweddwyd cenadiaeth y Idywydd Pratt gan ei ymdreeb. 
i lwyr rhybuddio y Brytanîaid trwy ei draethodau, ac eiddo y 
Llywydd Benson yr un modd trwy ei amrywiol ardystiadau* 
Heblaw hyn, cafodd yr Eglwys feithriniaeth, nerth, a chyn- 
nyddiant anmhrisiadwy dan eu gweinîdogaeth effeithioJ. 

Y Mii.wyr ao Utah. — Annoga y Llywydd S. W. Richards y 
Saint i beidio a blino eu meddyliau gan y peth yma ; eithr yn 
hytrach i orfoleddu a dyblu eu diwydrwydd a’u hymddiried 
yn Nuw, fel y caffont weled ei Iachawdwriaeth Ef. 

Apwyhtiapau. — Mae y Llywydd S. W. Riehards wedi ap- 
wyntio yr Henuriaid George G. Snyder a John. L. Smith i 
deithio o dan ei gyfarwyddyd ef, a chyfrinachu gyda Bugeili- 
aid a Llywyddion Cynnadleddau ar faterion perthynol i’w 
gwahanol alwadau a dyledswyddau, ac i gyflwyno y cyfryw 
hyfforddiant a ystyrir yn angenrheidiol. 

CrrAuswM Newyddion y dydd ydynt, fel arferol, gydag 
ychydìg eithiiadau ì’r ochr waethaf, yn cynnwys amrywiol 
lofruddiaethau, putteiniaeth, gorweddiad Offeiriad gyda ei 
foaímart, lladrad, trais, gormes, tlodion wedi marw o newyn 
wrth fegian am gael derbyniad i’r gweithdai, baban leiddiaetb, 
rhyfel, haint, a llu o ddirgau a barnau, a’r cyfan ar gynnydd 
o hyd. Mcwn gair mae y byd yn myned i nffern ar garlam. 



ANERCHIAD YM4DAW0L YR APOSTOL 
EZRA T: BENSON. 

At y Saint gwasgaredig. trwy y Genadiaeth Ewropaidtl jn 
anerch. 

Auwyl Frodyr a Chwiorydd,— Yn chwyldroadau dirgelaitl.l 
rhagluniaeth Duw, gan yr hon y symudir pob peth yn ol ei 
bleser a’i amcanion ef, mae fy Uafuriadau yn y gwleoyi.i iyn 
wedi oael eu dwyn i derfyn. , „ , 

Cyfeiria hanes yr Eglwys, arwyddion yr amaerau, a u pro 
personcl ein hunnÌD, yn amlwg at un fíaith -íod Duw j n * 



362 


UDGORN 8i?IOS 


yn fỳr ei waith mewn cyfiawnder, ac yn treiglo yn mlaen e' 
ddybenion dyeithr gyda chyflymdra cynnyddol. Mae Efe 
wedioyfodi yn ei allu, a gosod am dano ei nerth megis ag yn y 
dyddiau gynt. Y cenedloedd ydynt yn cael eu symud i gy 
flawniad o ddybenion y Jehovah. Yn anystyriol y maent ,yn 
gwireddu geiriau y Prophwydi, ac yn cyflym lanw i fynu 
dynghed y byd. Mae Duw ein Tadau yn cofio ei gyfammodau 
i w ^obl Israel. Ysbryd yr Arglwydd sydd yn gweithredu ar 
eu ealonau — ei allu sydd yn bywiogi euheneidiau. Ymddyried- 
aot ynddo Ef gyda mawr flydd, a’r llais dystaw main sydd yn 
sibrwd wrthynt, na cha Jacob welwi, r>a phlant Seion gywil- 
yddio. Bwriadau y drygionus, yn ogystal a gweithredoedd y 
cyfîawnion, ydynt yn tueddu i’r un perwyl— sefydliad teyrnas 
y dyddiau diweddaf, a dadenhuddiad ei gogoniant. 

Yr ydwyf, anwyl Saint, oddeutu dychwelyd i’m cartreí 
fynyddig. Eithr cyn y gadawyf y gwledydd hyn, teimlwyf 
dueddiad i eieh liannerch ag ychydig eiriau o gysur a chynghor> 
yn ogystalhefyd ag i gyflwyno i chwity nghydnabyddiaethau 
diolchgar am eich amrywiol ymddygiadau caruaidd tuag ataf, 
megis gwas yr Arglwydd Iesu. Mae yr ymddygiadau hyn yn 
gertìedig ar fy nghalon. Byddant i’m coffawdwriaeth yn 
felusach na mel, ac a orphwysir arnynt megis amlygiadau 
gwerthfawr o gariad a ffydd y Saint yn l - ’.wrôp at achos Duw 
a’i weision Ef. Ni anghofiaf chwi, a’n Tad yn y nef hefyd a 
geidw eich gweithredoedd ar gof. Bendithiwyf chwi yn enw 
yrArglwydd; achwia fendithir, osparhewchi wneudyndda- 
Na fyddwch drist, anwyl frodyr a chwiorydd, na gadael i’ch 
ffydd ysgogL Os casgl gwmwl am ennyd, sicrhäer chwi fod 
Duw tu cefn i bob gwg o eiddo Ehagluniaeth, yn celn i chwi 
wyneb gwenog.” „Nid oes cwmwl yn eich mynedol mor dew 
ar nad à heibio yn fuan, a dadguddio i chwi haul dysglaeriach. 

Er, am yr amser preseuol, fod yr ymfudiad wedi cael ei 
gau, na feddyliwch fod eich gwaredigaeth yn mhell, na dy- 
chymygu fod Duw wedi anghofio casgliad ei Saint. Mewn 
eiliad, ysgatfydd, efe a agor y drws etto, ac arwain ei bobl 
Seion gyda braich estynedig a gallu, o’r fath ag nad ydyw cyn 
hyn wedi aralygu ar eu rhan. üygwydd y ceir na wneir braidd 
doriad yn Dghadwyn fawr yr ymgasgliad. Mewn unrhyw 
aehly9ur, gwybyddwch fod pob peth yn iawn ! Nac ofnwch; 


CEGOES SEMH. 


3<>3 

na chysgwch ; eithr byddwch galonog ac effro, O Israel, ac 
edrychwch ar iachawdwriaeth eich l)uw ! 

Cadwed pob cangen o’r Bglwys ei chorfforiad yn gTyno, a’i 
haeiedau yn llawn o ffydd. Bydded pawb yn ddiwyd •, nac 
attaliwch eich llafuriau, na syrthio i drwm gwsg. Bwch yn 
mlaen megis cyut, a bydded eich llwybr yn ddidor. Cynnydd- 
wch ac na leihäwch. Amlhewch eich gweithredoedd, ychwan- 
egwch at eich ffydd, casgl wch egni a phenderfyniad a Inewyddol' 
sementiwch eich hundeb, a gwrteithiwch gyfran ddyblyg o 
ddeethineb a phwyll Pan yr egyr Duw y ffordd etto er eich 
gwaredig aeth, frodyr, byddwch ehwi barod. Yn eieh cysylltiad 
a’r byd na ddj'chwelwch sèn am sèn, eithr ceisiwch i orchfygu 
trwy gariad a schymmwynasgarwch, a gochelwch gynhyrfu 
teimladau neb. Na fyddweh ymosodwyr, ond gweithredwch 
yn amddiffyniadol. Os erlidir chwi, bydded er mwyn cyfíawn- 
der, ac nid canlyniad o yml iygiad annoeth ar eich rhan chwi. 

Ni lwydda un arf a ffurfir yn erbyn Seion, na dyfais yn 
erbyn pobl Duw. Teimlwyfi fendithio holl Israel. Pawbau 
bendithiant a fendithir, a’r rhai hynny a brophwydant yn dda 
am bobl Duw a gant dda wedi ei amlhau arnynt, ac ni phalia 
ysbryd eu ge riau. Eithr yr hwn a brophwydo ddrwg yn 
erbyn Israel a gaiff fod yn mysg gau brophwydi ; a r rhai a 
gyfodant yn erbyn gwaith ein Duw a gant wywo, au dylanwad 
ddiflanu. Y rhai a ymladdant yn .prbyn Seion a gant fod 
megis breuddwyd gweledigaeth nos. Bydd hyd yn nod megis 
pan y breuddwydio dyn newynog, ac wele efe yn b-vyta; eithr 
deffroa, ac weíe ei enaid yn wug ; neu megis pan y breudd' 
wydio dyn sychedig, ac wele efe yn yfed ; eithr deffeöa, ac wele 
l efyn llewygus. Yn enw yr Arglwydd Iesu Grist, melldithiwyf, 
r wy allu yr Offeiriadaeth santaidd, pob cymdeithas, symudiad, 
aelod, ac arweinydd, trwy y byd , a dyweded holl Israel, 
Amen. 

Cyn gadael y wlad hon, teimlwyf unwaith yn rhagor 1 a 
jy nhystiolaeth, trwy gyfrwng y Star, ì’r Saint Prydeimg, ac i 
bawb a ddarllenant hyn yma. Gwn fod Duw etto wedi sefydlu 
ei deyrnas ar y ddaear, ac na ddadymchwelir hi byth, eit r yn 
y diwedd caiff ddal rheolaeth gyffredinol, a Iesu a deyrnasa 
yn Frenin arni yn dragywydd. Gwn i Joseph Snuti gac e 
alw gan Dduw i sefydlu y deyrnas hoDO, ac ìddo gyflawm y 


36-1 


UDGOBH 8EJON 


gwaiíh a roddwyd iddo — hyd yn nod adferiad pob peth ; ac 
iddo drosglwyddo i’r Eglwys yr aliweddau a’r gaUn i barhau 
yr hyn a ddechreuodd efe. Yr oedd efe yn uno’rmwjafo 
Brophwydi’ ac fefu farw yn ferthyr santaidd yr lesu, gen seiio 
ei dystiolaeth a'i waed. Gwn mai Brigham Young yw e' 
olynydd, ac ei fod eí yn ddyn Duw, ac yn Weledydd a Dad- 
gnddiedydd i Eglwys Crist. Gwn mai amcan yr awdurdodau 
cyffredin [yr Eglwys] ydyw gogoniant Duw ac achubiaeth 
dyn. Yn olat; gwn na eili yr un na dderbynio y gwaith hwn 
gael ei achnb yn y deyrnas uefol, a gocheiyd condemniad yr 
Arglwydd, Barnwr pawb. Yn nydd y farn fe gofir y dystiol- 
aeth hon, i aflonyddwch y rhai a’i gwrthodant. 

Terfynafy cyfrinach hwn yn awr wrth ofyn rhan ddyddörol 
yn eich ffydd a’ch gweddiau, a thrwy ddeisyt amlhad o fendith 
ion dewisaf y nef i chwi. 

Ydwyf, eich gwas a’ch brawd yn Nghrist, 

Ezra T. Besson. 


DYSGEI D'IAETH YR APOSTOL ORSON HYDE 

Pai liad o tiiil al. 36». 

Mak yn angenrheidiol i’r gwelltfodoli er cynnal y gwenith, yr 
ûs i amddiflyn y ferîen, wrth wasanaethu megis còt uchaf a 
tharian rhag aml ac amry wiol ddylanwadau y tywydd— rhag 
pryfed, ac i’w gadw yn gynes. Mae yrun maeth ag sydd yn 
cynnal y ferîen, ac yn ei chadw yn fyw, hefyd yn cynnal a 
chadw yn fyw yr ûs fel ei chlôg neu ei mantell. Nid oes 
aderyn-to a eheda yn yr awyr ar nad yw yn cyfranogi o 
ddaioni ein Duw ni. Gesyd Efe ei haul i godi ar y drygionus 
a r daionus, ae enfyn wlaw ar y cyfiawn a’r anghyfiawn. 

Cynnelir yr hoil lwythau o ddynion, yr heidiau pryfed, y 
torfeydii anifeiliaid, a’r filociau myrddiynau asgellog a ehedant 
uwch ein penau, gan yr un law haelionuso eiddo ein Tad 
Nefol. Lluniaetiia aj Ragluniaeth Éf dros yr holl, hyd yn nod 
y blaidd a’r giedr-sarff wenwynig. 

Yn awr, yn nghanol hyn oli pwy yn ein pljth sj dd barod i 
ddweyd pa un a’i gwellt, ûs, rŵd-wenith, a’i gwenith ydyn.i? 


Í'DGOEN SEÍON 


365 


Bràn, ail flawd, a’i goreu-flawd ? Llawer a ymgei siant fyne 
i mewn, eithr ni fedrant ! 

Dichon y medraf, cyn y terfynaf fy sylwadau, i roddi i chwj 
ryw allwedd i’r pwnc yma, yr hwn, os na alliioga chwi yn 
gýflawn i benderfynu, a ddichon, o leiaf, eich cryn gynnorthwyo 
yn eich casgliadau mewn perthynas i’ch hunain. Eithr am yr 
un peth hwn gorphwyswch yn berffaith sicr ; b«d y flFordd j 
y wyd yn gymmwy s ac yn o gut. Y gwellt a’r us ydynt yn 
tyfa i fyny, ac yn ymdrechu myned i mewu i’r ysgubor ; eithr 
o’r braidd y melrant. 

Fel y disgwyliwyf oddiamgylch at y gynnulleidfa hon, ac 
íel.y cymmysgwyf gyda;y Saint, yn- ddiwahan, darganfyddwyí 
fod gwahanol ysbrydion. Medd pob oorfloriaeth ysbryd neill- 
duol i’w hunan. Ni ddywedwyf fod- uu tynghedolrwydd yn 
hyn Na ddealler fy mod yn cyflwyno y- mëddylrych yna. Eithr 
dyweyd wyf hyn, y gafl pob ysbryd cyssylltiedig â chorflforiad 
daearol gael ei dymheru gan Ysbryd Duwyn ol ei ffyddlon- 
dcb, dealltwriaeth, a’i flfydd, fel nad oes esgus. Os cyfeiriaf 
chwi at y ceflfyl, cewch fod ysbryd neillduol yn cyd fydoli a 
chorfloriad yr anifail hwnw. Pan y mae: yn wy.ch, ac mewn 
cyflwr da, mae rhy wbeth yn fawreddog » rhwysgfawr o i 
ddeutu. 

Pan ;velom y golomen hardd yn ehedeg trwy yrawyr,achosir 
teimlad dymunol ynom gan ei symudiadau prydfertb, o herwydd 
^eanfonwyd yr Ysbryd Glân unwaith yn y flurfhono. Etto 
edrychwn ar y sarflf, ac achosir teimlad arall — ofn haeth 
djrchryn. Fel y mae gan bob creadur, anila.il ac aderyn, dyn ; 
a benyw, ysbry.d fydd yn neilduol i’w gorflforiad ei hun ; ac nid 
oes un corflforiad yn hollol anymddibynol. o Ysbryd Duw; canys 
medd pob un rhyw ddealltwriaeth. Pe cyflfelyb fyddai yr holl 
ysbrydion a’r tymherau, gwasanaethai yr un hyflorddiadau i r 
oll. Eithr fel y mae, rhaid i bobdyn dderbyn ei gyfran ef .o 
^wyd yn yr iawn dymhor. Ac mae’n rhaid rhanu y gair— 
rhoddi ei rhan ag sydd gymhwysedig i’w gorflforiad a’i dymher, 
fel ei achuber wrth hyey. 

Mae dyn yn gynnwysedîg o ddefnydd ac ysbryd ; ae isbryd 
Duw sydd yn gweithredu aa ac yn tymherucorflforiad dyn yn 
ol ei ffydd a i weithredoedd da. Mae rhai yn o Uchel dymheaog. 


366 


UDÖOUH SEION. 


üygy cyfrai nid yu unig fîn llỳm, eithr maent dderbyniadwy 
i lovwad uchel. Kraill ydynt oisel dymher, o herwydd taed - 
fryd a chymmeriad i»el, marwaidd, a musgrell ag ydýnt wedi 
ymfwynhau. ac o ganlyniad flfurfio. Nid ydynt yn offeryn llyfn 
uac yn torri yn lân. Nid ydynt wedi treio gwrteithio eu 
tymher wrth geisio ac hoflfi Ysbryd Duw fel y dylent. 

Etto, dichon na fyddai y rhai hyn yn cuog o un pechod 
toriadol âllan. Cadwant o fewn cyflfin'au y gyfraith— talant 
eudegwm, ac yra^adwaut yn mlaen; ac ystyrir hwy nt yn ddi 
nasyddion da, heddychol, ac anrhydeddus. Cashant ladratta— 
boadlon ydynt i weithio, a dilyn llwybr cysson ac uniongyrchol 
Etto ni allwn ddisgwyl arnynt megis wedi cael eu tymheru gan 
yr Ysbryd Glân hyd eithafedd eu braint, Etto gweithredant 
gyfiawnder cyn belled ag y gweithrednnt o gwbl. Y personaul 
hynydynthoflf o fyned i’r cyfarfodydd, ac a glywir yn am 
yn dywedyd, Y fath bregeth dda a gawsom! 

Mae hyn oll yn iawn, os cawsoch bregeth dda. Gofynant i 
chwi fil ac un o ofyniadau er tynu allan rhywbetü i foddloni 
eu dymuniad taer am wybodaeth a dealltwriaeth, heb braidd 
gofio eu braint o ofyn gan Ddnw a derbyn iddynt eu hunain. 
Eithr nid oes un trosedd yn hyn ; etto, braidd y gall un ym- 
gadw rhag rneddwl, pan y gwelo ei gymmydog yn begian a 
benthyca bara, pa faint mwy canmolad wy íyddai ynddo i gym- 
hwyso ei liun at lafur, a chynnyrehu trwy hyny fara o’r pridd 
trwy ei lafur ei hun. 

Ac yn gymmaint fod ein Tad Nefol yn gyrhaeddadwy i bawb, 
y mae yn llawer gwell i ystorio ein meddyliau â’r trysorau o 
ddoethineb a gwybodaeth, wrth ein llafuriau ysbrydol a’D 
hegni e’n hunain, yn uniongyrchol oddiwrth y flfynonell fawr 
o oleuni a chariad nefolaidd, nac i hollol ymddiried i dystiol- 
aeth ac addysg eraili. 

Mynwch dystiolaeth yr Iesu, yr hon yw Ysbrydy brphwydol 
iaeth. Na tharddwch wrth y meddylrych o brophwydoliaeth 
aphrophwydi; canys dymuuwn ar Dduw fod pob un o bob' 
yr Arglwydd yn brophwydi. Nid oes Cristion proflfesedig yn y 
byd ag nad yw yn meddu Ysbryd y brophwydoliaeth, a eill 
ddweyd pa un a ydyw efe yn wenith, gwellt, us, rŵd wenith 
neu efrau. Acjni allun person gael ysbryd y brophwydoüaeth 
a ddy wed íod dyddiau prophwydi wedi myned heibio, ac yu 


ÜDGORN SRION 


367 


ddianíhenrhaid yn awr, oddieithr y rhoddid yr ysbryd hwnw 
i selio condemniad ar y penboethyn cyfyng-farnol, na wna e 
gyfaddef, a rhoddi i Dduw y gogoniant, wedi y gallo fod we<l; 
syrthio arno : canys gwell gasddo glod dynion na chaumoliaeth 
Duw. 

Yr haul, y lloer, a’r ser ydynt arddangosiadauo gartrefau 
frfynol y meirw a aethant, os na<i eu pennodol gartrefau. Yr 
haul sydd yn c?el y gair o fod yn llewyrchu wrth ei oleuDÌ ei 
hun,ag sydd anghydlynol ynddo ei hun. Gallwn beidio caniatau 
sod hynfelly, o danjrhai amgylchiadau, eithr etyb y peth pobl_ 
ogaidd fy nyben yma. Llewyrcha y lleuad a’r ser wrth oleuni. 
bcnthyciol. Y ser neu y planedau hyn ydynt yn amrywio yn 
eu maintioli, ysgogiad, pellder oddiwrth y ddaear ac eithafoedd 
gwres, oerfel, &c. Geill fod rhai o honynt yn cylch-droi mewn 
dydd tragywydd, tra ereill yn ymdreiglo mewn nos diddiwedd 
ac etto eraill, fel ein daear ni, a allant íod yn eael dydd a nos 
yn mhob yn ail. 

Yma mae cartrefau i bob graddau o ysbrydion ; o’rflfyddlawn 
ferthyr dros deyrnas ac efeugyl Crist, gogoniant yr hon a 
arddangosir gan yr haul yn y flfurfaten, hyd yr efryn drwg a 
anfonir i dywyllwch eitliaf, ar ry w blaned dyngbedol i ymdreiglo 
mewn nos diadiwedd. * Yn nliy fy Khad mai trigfanau lawer. 
1 Y mae un gogoniant yr haul, gogoniant arall y lloer, a gogon- 
iant arall y ser.’ Gwahaniaetha ein seren ni oddiwrth seren 
arall mewn gogoniant ; felly hefyd y mae adgyfodiad y meirw_ 

Plant y byd hnn a garant dywyllwch yn hytrach na goleuni 
a gant eu hunain yn y diwedd yn drigolion y planedau 
hyny a symudant mewn tywyllwch eithaf; gan feddu cartref 
gymhwysedig i’w tueddfryd a’u cymmeriad. 

Yr Apostolion a’r Prophwydi ysbrydoledig, yn nghyd a 
merthyron yr Iesu a’r holl rai pur a santeiddiedig a etifeddant 
ogoniant fel yr haul, tra y caifF y profifeswr rhagrithiol, y 
celwyddwr, y gbdinebwr, y tyngwr halogedig, gyda yr holl 
rai a ddaliant wrth grefydd heb brophwydi ac Apostolion — heb 
ysbrydoliaeth a gwyrtliiau — lieb ddatguddiad, prophwydoliaeth^ 
allweddau a gallu i rwyrao ar y Ddaear ac yn y Nef, wedi y 
gwneir yr alwad arnynt gan genhadwr y wir grefydd, eu 
damnio, a’u hanfon ymaith i dywyllwcli eithaf, hyd yn nod i 
garchar, le y cnoant eu tafodau gan boen. — I'w Barhau. 


368 


C'DeOHN SEION 


AMRYWIAETHÄU, &c 


Y Gair Doethineb. — Dymunwn ddweyd wrth ein brodyr a’u 
chwiorydd nad yw y Gair Doethineb yn llai ei bwys yn awr, 
nag ydoedd er’s ychydig fisoedd yn ol. Nid ydym ẃedi bwriado’ 
yr ychydig oddefiadau a wnaed yrna a thráw, i fod yn gyfraith 
gyfiredinol i bawb ; eithr hyderwn fod y cyffredinolrwydd o’r 
Saint wedi deall bellach, mai i’r dyben o gael ei gadw y datgudd- 
iwyd y Gair Doethineb. 


I) rcH w e l y d Llypeao. Dymun wn ymdrech oreu ein dosparth- 
wyr cymmwnyasgar i’ndiwallu a’r rhifynau caniynol o’r gyfrol 
bresenol oT Udgorn:— 9 o rifyn 20, a 3 o’r 21- Hefyd, o 
gyfrol IX, 47 o rifyri 8. 28 o’r 9, ! o’r 24- ae 1 o’r 25, 
Gwnewch eich goreu frodyr. 


\ r Amserau. Amlwg i bawb a ddarllenant y newyddiaduron 
fod digwyddiadau dinystriol a î anffodus yn amlhau yn ddych 
rynllyd. Heblaw hyn mae difuddiant banciau America wedi 
taflu miloedd o weithwyr tlodion allan o waitb, a roddi ergyd 
ti wm ar ben masnach. Anfonwyd llongeidiau o nwyddau yn 
ol i w gwneuthurwyr yn Lloegr, a’r canlyniad a fydd sydd am 
lwg i bcb un ystyriol. 

î^iiîyw hyn oll ond cyflawniad o brophwydoliaethau hysbys 
i r Saint er ys hir amser : nid yw ond blaen ddyferiony caw- 
odydd trymion a ddeuant. Eithr Da thristaed y Saint cyhyd 
ag yr ymddygont yn onest tuag at eu I)uw. Ete a rhaglun- 
ieetha drostynt, ac a fendithia hyd yn nod y Cenedloedd an- 
niolchgar er mwyn diwallu ei Saint. Gwyddont hwy lle mae 
I ' tuTÌng Office. oreu y byd ! 


CYNNWYSIAI). 

Rhesymau dros ymfudo 353 

Dysgeidiaeth yr ApostolO. Hyde ” 3«« 

Golygyddiaeth-Hwyliodd-Y M i ! wy r — Â*p » > n tîâd âû— C*vVân- ' 

swm Neuytldioti , qû o 

Amyy wiaelhau, 4e ....!!!!!!!!!!!!!.!!!!]!!!!!!! 36S 

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D> OANIF.LS, ABEFTAWY. 


TTDGORN SEION, 

îieo 

&erm v jfrtûnt. 


Rhif. 24.] TACHWEDD 21, 1857. [Cyf. X. 


ARWYDDION TR AMSEBAU. 


ŸMDDYDDAN RHWHÖ DAÜ WtlTHIWB. 


7 homas— Bore da i chi Rhyj, siwd y’ch chi’n teimlo ? 

Rhys. — Yn weddol, diolch i chi Tomos ; ond ddim yo rliy 

d<î £_Nid w’ inna ddim gwell, yn wir, Rhys. Mae y cwmpad 
yma o ddau swllt y bunt yn y pris yn newydd tnst, ond yw e . 
R.-Ac maenhw’n son na welsom y gweitha etto, Tomo- 
T -Yr y’ch chi, Rhys, yn darUen y niwspapirs a r cyhoedd- 

ia<kü; fhllaUy gwedwch chi wrtho « siwd mae hi tua’r Men ? 

yna, a beth ddaw o hono ni yn y wlad hôn. Beth > chi _ 

Seintiau yn meddwl am deni nawr ? I y c c11 ’ ’ ^ d 

^weyd cymrnaint er’s blynyddau wrtho i fod barnau i ddod 

ar y gwledydd, nes w i bron dychrynu. 

R. — Gwir, Tomos, rhw 1 wedi tystio lawer gwaith fod Semn 

wedi eael ei sefydlu, ac mai yno yn MÍg y ceir g 
P„ y W ».tl« Duw ei lid or y oe.rflo.dd J «ydd «ed 

lUt ei weieion, gwrthrf ei etengjl, • gw.rgalrf» í» 
gormes, hoced, putteindra, a phob drwg. 

T. — Pwy feddylia eiwd beth, pad ■ T '"t 

bod yn- gwneddi Heddwch, ieehyd, digonrfd, a hwydd.a 

h °K,— wet'am gryndwcb y dyn, heth ey’» « 

24 


370 


ÜDGORN SEION 


barnau Duw eishws wedi deehra, a bod llywodraethau daearol 
yn cael eu profl yn rhy analluog i ddiwallu angenrheidiau y 
bobl, a chymeryd pethau eerfydd eu dolen, a’u dodi i weithio 
yn iawn, nes bo pawb yn cael digon o waith a bwyd ? 

T. — Tro digynnyg y w fod y bancau yn torri, a’r Mericaniaid 
yn hela nwyddau fel y gwedsoch, yn ol i Lloegar, a gweithwrs 
yn myn’d yn segur, a newyn yn syllu yn eu gwynebau y 
gauaf yma. 

R, — Ie, Tomos, yn Macclesfield, er en.hraifft ; nhw gysont 
gwrdd mawr yno o ddynion mas o waith, ac eishws fe gawd ar 
ddeail fod goddef tost o eisha bwyd, a bod rhatâ cael cynnor- 
thwy o rywle arall, neu newynu. Yr un fath yw hi mewn 
raanau erill— miloedd mas o waith— gwaeth o lawer na chwm 
pad pris, Tomos. Heblaw hynny, mae miloedd ar fìloedd yr un 
fath yn Merica, ac mae nhwyn hwrni a bygwth, a’r niwgpapirs 
yri eu cymhell i íyn’d yn fiìlihusters a phethau o’r natur vna, 
welwch ehi. 

T.—Wel beth yw yr achos o shwd drefan fellôigedig. Am 
gryndwch y dyn ; a oes newyn yn y wlad, a dim bwyd i gael, 
ueu a yw y byd wedi darfod uso harn, offerynau, brethynau, 
defnyddiau ö bob math, a r hotl bethau sy’n cael eu gneud yn 
íh ydain Fawr ? Beth ma’r oiwspapirs yn weyd ? 

it. Muc IIuw, hyd yn hyn, wedi hod mor druearog a phido 
hela pob matli oíaruau ar unwaitlu Fe rows gvnhauaf da, ac 
mae stordai Merìca a r wlad hon yn Ilawn o drugareddau, ac yr 
oedd mwy o alw nac erioed am y nwyddau a nodasoch pan 
ddigwyddws y peth hyn. 

i. Am clyweh y dyn, pwy sense sy mewn shwd heth yna. 
r stardai ya Ilawn, ac aneen nwyddau. ao etto fod y gweith- 
wyrs i odde eisha a newynu ! Pwy drefan sy ar hethau fel 
hyo Ble rnae’r Ilywodraeth, a both vw hi da, os nad i osod 
jietiian yn iaw n ar unwaith. í >nd beth y w ystyr y torri bancan 
yma Rhys, pa’tn Jia fyaa’r Madron yn rhoi yr arian ’nol fel 
dyníon gonest ? 

K. firyndweh ohi ’lomos, ac fl ddangos» i chi y drefan. 
Yn awr chi wyddoch taw nniehtrí a gweithwyrs sv’n evnnwys 
pob rhan c>. tasuach. Mai? rnishtri gwaíth harn, er enghraifft, 


CDGOES SEION. 


3Î1 


yi> tfaíod yr ariaa sydd am waith miloedd o weithwyrs ; yr un 
fatli fisiitri factris, a gweithiau erìli, ae mae uhw yn delo gyda’r 


banòau. 

T — Y d— 1 a gaffo’r bancau ! 

K,— Ond pwyllwch chi Tomos i glywed y rest. Yn awr ni 
a wedwn fod eant o’r mishtri ac eriil yn rhoi pob i fil o bunau 
tnewn banc, a thyco’r banc yn rhoi eu benthyg i ddynon erill 
ar lôg mawr ar securities, msgis tai, ystadau, neu unrhyw 
feddíannan, ar yr ammo 1 o’u cael noi yn mhen hyn neu hyn o 
amses, Wel, dyco’r swn yn mynd mas fod y banc wedi mynd 
yn ddrwg wrth rhoi cymant o fenthyg, heb security da; neu 
nad oes cyfrif da i rhoi am yr arian. Dyco’r talwyr a’r rhai 
sydd vn meddu notes yn rhedcg i’r banc am eu harian, iieb 
nidio betli ddaw o’r lleili, ac ni lydd lianner digon o arian ar 
y pryd yn y banc, ueu wrth ei erchiad uniongyrchol, i dalu 
pawl» sydd yn pwyso arno ar un waith, a thyna fe’n mynd yn 
ffradach, weii di, fel yr aeth hen falanc pit y mynydd yn 
wyllt, a û'weithwyrs pwll y mynydd mas o waith, a galw mawr 
'am loar yr nnpryd— dyna siwd beth yw toriad y bancau 
yma i’r blewyn. 

T.-Fi gwela hi i’r blewyn. Nawr pan dorws pwll y myn. 
ydd ’r odd Dai Shams y bancwr wedi meddwi a hurto— rodd 
e’n tneddwl fod dram lawn yn dod lan pan odd Beni’r ìtchwr 
wedi gwaeddi Emlij earriage, ac rodd Dai wedi llanw’r bwced 
â dwr, pan aeth yr hen bwll ar wyllt, heb gwni r brac na 

a'r lle yn yfílon canddryll i gyd! 

Wel, dyna nhw’n gorffod chwythu ffwrnes mas o eisha glo, 
pan odd dlgon yn ngrombil y mynydd, eanodd o ddynon yn 
segur o eislta’i dorri, a dim ordors iddi nhw yn shop y cwmpru, 
a hyny i gyd achos yr lien Ddai Shams meddw ai fnpsyn Ba- 


iance Pü. , 

R. — -Opd mae llawer Dai Shams yn y fusnes hon, Tomos, a r 

cariiyniiidau lawer yn fwy ; ond i ddycliwelyd at y 8 ^ n 
Dyco’r un swn am fancau erill, heblaw fod nhw failai wedi 
colli ariau trwy y rhai to wedi torri eishws, a thyco nhw gyd yn 
eaei ou scubo un ar ol y nall, a’r holl wlad yn bermann. 

Dyco’r m.shtri wedi hyny yn ffaelu talu’r gwe.thwyrs, a.r 
Rweitliiau yn mynd ar stop. Dyco fasnachwyr en ‘ ® 

hela llongeidiau o nwyddau yn ol i tloegar, o e.sha marchnad 


372 


UDGORN SEION 


iddya nhw, ac yn ffaclu talû am danyn nhw. Eishws mse 
nnloedd o weithwyrs mas o waith yn Merica, yr un fath ag yn 
y wlad hon. 

Wedihyny mae’r storom yn dod draw yma. Maemishtria 
masnaehwyr mawrion y wlad hon yn delo cyraant a’r Merica, 
ac yn colli llawer, ac yn gwybod fod bancau yn y wlad hon yn 
colli yr un modd, a thyma nhw yn ei chal hi nes bo nhw’n 
ffradach mae llawer|o fancau a masnachwyr y wlad hon wedi 
torri, ac erill ar y ffbrdd 

Ac yn awr, tra y byddir yn gwerthu eiddo y bancwyr, ac 
eiddo y rhai sydd yn eu dyled, fe aiff tipyn o amser heibo cyn 
y ceir fallai hyn neu hyn o sylltau y bunt yn ol o’u crafangau, 
ac yn y cyfamser— yn ystod gauaf caled, fe fydd y gweithwyrs 
tlodion yn gorffod dyodde’n druenus, tra yr ymwledda y rhai a 
fuont mor lwcus a chael eu haur, gan ofni ei ymddiried i antur- 
iaeth er llesoli eu cyd-ddynion ! 

T — Melltith a’u dilyno, a phob cybyddion ealon-galed o’u 
sort weda L Vn awr fì wela’r fath haid rheibus yw’r aur fas- 
nachwyr yma sy’n peido uso eu haur er lleshad y tlodiou — yu 
n gr°R y ho’r scamps cybyddlyd gyda’r cyfreithwyrs, y cetsh- 
bwliaid, a’r Ueill ogacwn y plwyfì, Rown 1 yn fy nywyllwch 
bron a beio mishtir ein gwaith ni; ond rwy’n gweld nawr mai 
ei ofal penaf ef, druan, yw i borthu ei âloedd gweithwyrs. 

'Vel yn wirt un rhyfedd yw trefn yr arian yma! Y n yr 
amser gynt roedd y bobl yn newynu o herwydd nad oedd bwyd 
yn y wiad, ond yn ein oes Gristiaaogol. oleu, gyfoethog ni 
mae newyn a digonedd yn y wiad ar yr un pryd! Am clywch 
y dyn, beth yw y Llywodraetn da, os nad i amddiffyn a darparu 
dros ei deiliaid, ch wilio allan lle mae modd i fynd mlaen a 
masnach, a phorthu y gweithwyrs? Mae nhw yn ddigon h/mdy 
i glasgu trethi, a meindo’u hunain; ond ble rnae nhw nawr?fi 
garwn i wybod. 

Tomos bach, mae’r Llywodraeth tnewn cynddrwg os nad 
gwaeth picil na'r masnaehwyr. Mae dwy rhyfel ganddi i gyn- 
ualyn yr India a Cliina. Wnaiff arian papyr ddim o’r tro yn 
yr India, ar hyn o bryd ; am hyny mae y wlad hon yn cael ei 
scubo o gymmaint o aur a ei)! y Llywodraeth grafu i dalu y 
h ywjwrs yn yr India, u gadawîr ni wrth drugaredd crug o aur- 
fäsnachwyr! 


UDGORN 3EION 


373 


T. -Gwyddoch chi beth, Rhys, mae’a dod yn drwm am ein 
traws. ond y w hi? Beth i chi’n feddwl ddaw o’rlndia? Dyeo 
Delhi wedi cael ei chymmeryd, a’r sepoys wedi cael eu gwasgaru 
odd yno, beth bynnag. 

R. — Mae pren gwrthryfel wedi caol ysgydwad, a llawer o’r 
hadau marwd wedi cael eu gwasgaru. Dichon y ceir rhyw 
t'ath o heddwch am dipyu, tra y bydd cynliuniau mwy dwfn a 
bradwrus yn dirgel weithio. Ëìthr ni waeth beth, rhyfel a son 
am ryfeloedd fyddant brif nodwcddau yr oes, hyd oni ddialo 
Duw waed ei Saint, a cliospi gwrthodwyr ei deyrnas. 

Ystorom torriad y bancau, ac attahad masnach, a eill chwy 
thu heibio, a’r ffrwd rhedeg fel arferol; eithr beth wedwch 
chi, Tomos, am fod y Saint yn Utah yn ystorio cynuyrch eu 
cuydauerbyn y daw newyn cyffredinol ar y ddaear, ac y bydd 
yi aur mor ddiwerth a baw yr heol o’r herwydd ? 

T. — Mae hyna yn weyd Hed eglur, Rhys, wn i ddim ffordd 
i’eh amtneu, o herwydd clii wedsocli ys llawer dydd fod barnau 
yn dod ar y wlad ; oud, hawyr bach, rwy’n gobeithio nad oes ! 

R. — Duw sydd wedi cyhoeddi hyny, trwy ei brophwydi a’i 
Apustolion, yn yr oes lion ; a mi a wn y daw ei eiriau i ben. 
A ddarlleusoch chi, Tomos, rhybudd prophwydol yr Apostol 
Ürson Pratt at drigolion Ynys Prydain ? 

T. — Naddo, yn wir ; beth mae e’n weyd ? 

R. — Dy wed os na esyd y llywodraeth stop ar yr holl ddrygau 
ag y ruae hi yn drwyddedu, yr yrnwel Duw yn fuan â’r wlad 
rnewn barn, 

T. — Y Uywodraeth yn trwyddedu drygau, wedsoch cbi ? 
Cato pawb ! . Pa ddrygau ? 

R. — Meddwdod a phutteiiidra, er enghraifit, y drygau ag 
sy’n arwain i braidd pob drwg aral). Mae yr awdurdodau yn 
trwyddedu tafarndai, ac yn adnewyddu trwyddedi y cyfrai o 
honynt ag y gwyddont yn dda eu bod yn buttein-dai hefyd. 

T.— Yn wir, lìhys, mae hi yn siwr o fod cynddrwg yma ag 
oedd yn Sodom a Gomora gynt. 

R: — Cymmerai ormod o amser i fi nodi i chi y gwahano^ 
ddrygau ffîaidd sy’ngalw am farn. Cri y tlawd, y wcddw ^ 
a’r amddifaid, gwastraff a gorrnes y mawrion, yn nghyd a’r i.ioll 
ladd, iladratta, a godinebu sydd yn llanw y wlad â thrueni a 
gwae, sydd yn ddigon i dynu tan o’r nef i ddifa y drwgweith- 


374 


üdgors ea'.os 


r edwyr. Rhybuddia yr Apostol Pratt y genedl hon as ns 
difarhant a diwygio, gan dderbyn teyrnas Dduw, y eaiti' eit 
llynges a’u byddinoedd eu dinystrio, a’u llefydd cadarn en tynu 
i’r llawr : y caiflf y tlodion godi yn erbyn y mawrion a’u hys 
beilia, a hyn oll am eu pechodau gwarttms, a’n gwrthodiad o 
deyrnas Dduw. 

T.— Wel mae hwnayn weyd digon eglur; ond braidd y galla 
i gredu y daw hi cynddrwg a hyna ar l’rydain Frwr— bwli’r 
byd ! ond amser a wed, Ehys, ac amser a wcd am y newyn 
mae’r Seintiau yn darparu am dano. 

Beth yw eich golygiadau chi am deymas Dduw? Mi fuo i 
yn ngwrdd y Methodist dydd Sul diwetha, ac fi gly was y gwen- 
idog yn gweyd taw o fewn bolia’r Methodist mae teyrnas 
Dduw. Yn wir, Rhys, alswn i ddim a pheìdo werthin 
wrth feddwl am ei gest ef, achoa hi fysa’n dala shâr dda ! 'V n 
i yn y byd a fydd ewmpad pris i’r pregethwyrs yrna? Fi 
glywais i ddarllen y niwspapirs fod fflrad yn Merica wedi pre- 
gethu yn gampus ar gynnildeb yn yr amser drwg, ac i’r aelodan 
gynnal society, a thynu ei gyflog i lawr o fil, i bum eant o ddol- 
ers Wath yn y byd am hyna’; beth yw'ch golygiadau chi 
am sefyllfa’r byd a theymas Dduw? 

R. — Pan ddywed Iesu Grist wrt'n hen Phariseaid rhith gref- 
yddol a gwyneb liir ei oes Ef, Teyrnas Dduw, o’ch mewn chi 
y mae, dengys rheswm nad yn en mynwesau cythreulig nhw yr 
oedd hi; ood o’u mhewn neu yn eu plith megis cenedl. Yr 
oedd Brenin y Deyrnas yno, ac fe gwaredsai nhw oddiwrth eu 
gelynion, pe bysai nhw ddim ond yn ei dderbyn E fel Brenin 
yr Iuddewnn ; ond ni fynent Ef, am yr hyn y daeth dinystr 
arnyn nhw. 

Yn awr. chi wddoeh o'r gora fod y Saint yn pregethn a phrofi 
yn unol a phrophwydoliaethau’r Beibl fod Teyrnas Dduw, neu 
yr Eglwys Apostolaidd wedi cael myne<l oddiar y ddaear.— 
Edrychwch sefyllfa'r byd pan ddaetb y Prophwyd Joseph 
Smith allan i gyhoeddi ei genadwri! — y pab mewn un mfn— 
pen Eglwys Groeg fan arall— Mahometaniaid. a ídirotestauiaid 
oll yn ymhoni fud teyrnas Dduw gyda nhw. Wfft i siwd deyrrr 
as! Y Protestaniaid oeddynt wedi ymranu oddiwrth Eglwys 
Ithufain, o herwydd, meddan nhw, fod hi wedi dirywio er’s hir 
amser. A ble mydda chi, Tomos, y cyson nhw’r awdurdod i 


6DG0RN SRION 


375 


sefydlu teyrnas i Dduw, a hono heb na phen na chwt iddi hi? 
Eglwys Lloegr ei galwyd, yn ddigon priodol, ac Did Eglwys 
Crist, 

Wel nawr welwch chi Tomos fe flinws y diwygwyrs yma ar 
Eglwys Lloegr ; a dim rhyfedd ! Yr oen nliw’n gwel’d yr 
esgobion a’r ífiradon pena yn cael eu miloedd punnau bob 
blwyddyn — yn by w mewn palasau gwych— yn marchog yn en 
cerbydau— yn cadw gweislion a morynon, ac yn ymgrymu o 
flaen breninoedd ac awdurdodau uchel, a gwgu ar y tlodion- 
Gwnaent flfurf o weddi, neu unpeth i bleso y brenin,|yr un fath 
ag y gwnaethont weddi o ddiolch ar rhan Harri yr Wythfed, o 
herwydd iddo briodi meny w lân, ar ol bwtshera ei wragedd 
erill. Ni waeth ganddynt hwy am beth y gweddient, ddim 
ond iddi nhw gael y gyflog, y degwm, a’r dreth Egiwys. 

Wel, os wyt ti yn y fan yna, fe drows y diwygwyrs ma's, 
ac fe wnawd stwr arswydus wrth sefydlu y gwahanol grefydd- 
auyraa. Ond, yn y diwedd, ple roedd eu hawdurdod ? Roedd 
y nailì o honynt yn ystyried fod gyda ge gystal hawl a neb i 
sefydlu crefydd, nes mae’r gwledydd yn Uawn o nhw. Mae 
un seet yn tynu ffordd hyn, a’r nall ffordd yco, a pliob un yn 


mynd i'r nef, medda nhw. 

Kr gwaetha yr holl grefydda mae’r wlad yn llawn o anonest- 
rwydd a phutteindra, gormes a thrais, a r gormeswr gysial 
erefyddwr a’r dyoddefwr, a dim argoel am filflwyddiant, a 
theyrnasiad Crist ; ond drygioni ar gynnydd o liyd. 

Nid dyna siwd deyrnas Dduw oedd gyda’r Israeliaid yn y 
dyddiau cyntefig. Yr oedd bendithion tymhorol ac > sbrydol 
ynddi iddynt hwy, a phrophwydi i rhagweled pob drwg.a u 
harwain ar hyd llwybr llwyddiant. Yn yr Eglwys P°® t0 
aidd yroedd prophwydi ac spostolion, yn nghyd a n 1 lon 
yr Efengyl. ftofalid am a phorthid y tlodion, a gwŷr yr aur 
oeddynt yn ei osod wrth draed yr Apostolion ; ond md fel 
rhoi degwm wrth draed esgobion cyflogedig a chyfoethog. 
Pysgotwyr tlawd, a dynion gweithgar oeddynt weimdogion yr 
Eglwys gyntefig : nid felly eglwysi’r sectau pan ddaeth Josep 

S "Ä i dorri’r .tori’» f,r. ,0 wir, Tomos, f. .dforwrd »,r»,. 
Dduw trwy y Prophwyd Joseph Smith. Mae ynddi brophwyd! 
ac Apostolion, doniau yr Ysbryd Glân, gwybodaeth, dadgudd- 


376 


ClDGOUN SEIOS 


iadau, sicrwydd a bendithion tymhorol ac ysbrydol. lesu 
Gríst yw ei Brenin ; am hyny mae hi i fyn'd yn ben y byd, 

er fod y pregethwyrs wedi hir gyhoeddi pregeth angladdol 
“ Mormoniaeth.” 

Mae Seion yn awr yu cael ei hadeiladu, Israel wedi dechreu 
casglu, a darparu mawr i Frenin Daear ddod 1 breswylio yn 
nghanol ei bobl, sef Saint y Dyddiau Diweddat. 

Fe gynnydda Mormoniaeth, tra yr aifif y byd a elwir yn 
Gristianogol yn llai-lai o dan faruau dinystriol Duw ; o lierwydd 
gwrthod ei deyrnas, ac o heddyw allan, Tomos, edrychweh am 
rhyfeloedd a sôn am rliyfeloedd, daeargrynfáau mewn manau 
newyn, haint a nodau, a dim gwaredigacth, ond yn un ig yn 
Seion ac yn Jerusalem. Bloeddied y pregethwyrs a floeddiont 
ara heddwch a llwyddiant ; yn au brophwydi y proflr hwynt, 
pan y cydnabyddir geirwiredd gweision yr Iôr, ag sydd, fel eu 
brodyr cynteflg, yn cael pob drwg air gan y byd, pan mae gau 
ofifeiriaid cyflogedig, bolfras, a chelwyddog yn eael eu parchu 
fel y Phariseaid gynt ; ond gwae nhw, medda’r Iesu, pan y 

dywed dynioo yn dda aui danynt ; canys feliy y dywedasant 
acn y gau brophwydi. 

T. — Wel, yn wir, Rliys, mae y byd, modd bynnag, fel y’ch 
cbi’n gweyd, gan nad betb yw Mormoniaetb. Osna allaí eich 
credu chi, rbw i wedi syrffedu ar sectyddiaeth. Wn i yu y 
byd raawr ble i fyn’d am orphwysfa i’r hen gorph, gystal a’r 
enaíd. Fe gymer y pregethwyrs ofal da, raeddan nhw, i borthu’r 
enaid ; ond os newyn neu haint a ddaw, gwae fydd ì’r hen 
gorpli. Gweda nbw fyno nhw am Brigham Youug, rwy’n 
darilen nad yw o yn cael cyflog gan yr Egiwys, a’i tod yn 
raeindo pethau at gysur tymhorol y Mormoniaid, gystal a 
bregethu ara yr euaid. Ac os y w e nawr yn gosod y Saiut i 
;or’o eu gwenith erbyn y delo newyn, fi debygwn i y gwelir 
gwerth dyu o’r fath pan y daw ei air i ben. 

R- — Toinos bach, oni buasai foil yr Arglwydd wedi datguddio 
i’r Prophwyd Brigham, ac i Josepli o’i flaen, lawer o bethau 
■ •rilJ 1 arwainyr Eglwys, cyn hyn, hi fysai ar ben ftr y Sain t 
er’s lläwer dydd. Dyna yw y gwahaniaeth rhwng gweishon 
Duw a gweishon Baal, fel tpai gwir a ddy wed y gair. Pao nad 
oes gweledigaeth mae y bobl yn trengu. 

T. — Wel.yn wir fl’cli treia i chi o galon gy wir, a gweld os ych 


0DGOBN 8BI0N. 


377 


cbi’n gweyd y gwir, ao er oael y wybodaetb uddiwrth Dduw a 
addawch mor eicr. 

R,— Ni allech neyd yn well, Tomos, os ydycíi am achub eich 
corfl a’ch enaid rhag dinystr tymhorol ac yebrydol. ac os ufydd 
hewch i’r hyn a gly wsoch iawer gwaith o’r blaan, clii a gewch 
WYBOD am y ddysgeidiaeth, fel yr addawodd Crist. 

Thomas ,— Wel fi ddywa i i’r cwrdd heuo, a ohymmeraf íy 
medyddio, ac 08 dyalla ifod pethaufçl y gwedwch, chi aliwch 
fentro’cli bywyd na fydda i yn hir cyn crynho’m mac, a'i g%rad- 
no hi sha’r Dyffryn draw, am fy mywyd, mor gynted ag yr 
agoro y ffordd. Dydd da i ehì nawr. 

Rhys .— Dydd da i chi. Tomos, hyd heno, cofiwch.- W. L. 


ÜDGORN SEION, 

V £ l 


âeren V ^aint- 



DYDD SADWRN, TACHWEDD 21, »857. 


Arianol. Dy wed y Llywydd Rictiards, yn y ‘Star, My 

caolyn • 

Trwy y cyfrlfon a dderbyniwyd yn ddiweddar yn y Swyddfa 
iton, canfyddwn fod sefyilfa arianoi y Cynnadleddau yn gyfi- 
redin yn gofyu sylw neillduol Llywyddîon a Bugeiliaid. Dys- 
gwyliwn y dyry pawb ag y gorphwys y radd leiaf o gyfrifoldeb 
,yn y mater yma arnyot sylw dioed i’r pwno, fel tw ohatio 
diwedd y chwarter yma hwynt yn íyr yn eu Harian Teml, a 
gofyniadau ereill. Tybir y gŵyr yr holl Eugeiliaid a r I.lyw 
yddion yr hyn a ddysgwylir o’u gwahanol rheoliaethau ; a 
gobeithiwn yn ddifrifol na chaiff yr un achlysur i bledio diffyg 
aylw neu analluawgrwydd yn y ffordd o esgus. 

Rhaí Cynnadieddau ac Henuriaid a gawn ,vn llawer rh> 
rwydd mewn defnyddio arian y degwm. frlao arbedia ì mewn, 
llawer golwg yn anhepgoroi ; ac hyd yn nod wedi hyny , 
ofnwn tod rhai a gant eu hunain yn analluog, ar duiwedd y 
flwyddyn, i gyfarfod y gofynion sydd arnynt. Arierir cy rmri- 



378 


miGORN SEION 


deb tí;ui bob arolygwr doeth ; a’r hwn sydd anöyddlon dros y 
mammon daearol, ni eill ddysgwyl cael arolygiaeth dros ddaioni 
eDeidian. 

ídy wydd Cangeu, pau ei ofynwyd paham y cymmerai y fath 
Nenadd gostfawr at gyfarfodydd, y byddai yr ychydig a 
ymgynnuìlent iddi hyd yn nod yn fwy cysurus mewn neuadd 
lawer lìai, a atebodd fod y degwm a gesglid yn y Gangen yn 
agos talu am y Neuadd. Yr. ateb ydoedd benderfyniadol Ym- 
ddangosai y gwnelai unpeth yn y byd ag y gwnelai’r i 'egwm 
agos taln am dano, er yn wir anfanteisiol, gyfiawnhau y gost 
Arddengys hyn yr ysbryd a ymfwynheir i ormodedd. YsbryO 
gwastrafif ac afradlonrwydd, yr liyn sydd yn arwain i dreuiiad 
goreithafol ac afresymol o arian, ydyw ysbryd llywodraethol 
yr oes ; ac nid y w rhai Henuriaid a Saint mor rhydd oddiwTtliD 
ag y dymnnem eu bod. Drwg nerthol yw hwn. Y mae yn 
toni i fÿnu ac yn dwyn dystry w ar genedloedd ffroenuchel a 
balch a arweiniwyd ganddo i borthi en balchder chwannog. 
Y doeth a ddysgwyl at y gorchymyn, “ Gochel hyd yn nod rhith 
drygioni.” 

Pan leiheir Eentydd Neuaidd i’r lianner, y teithio ac y Uafur- 
io Henuriaid yn y weinidogaeth, yn lle talu bwrdd wythnosol 
y chwilir amgynnifer o esauson i arbed y Degwm ag sydd yn 
awr i’w wario, fe esyd rhywbeth i gyfrif Di wygiad. 

Ni ddylai gael ei adael at ewyllys Llywyddion Cangenau a 
Cliynnadleddau i gymhwyso arian yn ol dim ond galwad 
amgylchiadau ; eithr dylai fod dealltwriaeth pennodol gyda’r 
Bugait at ba unig ddybenion y gallant eu defnyddio, ac ni 
ddylent, ar unrhy w aclilysur, fyned dros y cyfryw derfynau heb 
awdurdodiad neillduol. 

Yr arian, ag vd) nt yn swm ddirfawr, y dywedireu bofl ar 
law, a ddyh'nt gael eu trosglwyddo i’r Swyddfa hon. 

Esgeulnstlbd, diffyg sylw, a difaterwch yn aml ddeuant yn 
drosedd, ac yn tynu cyfrifoldebau parhaol. Ymddengys rhai 
eu bod yn ei wneuthur yn bwnc i ddifa arian y degwm, fel na 
chyrhaeddont y Swyddfa hon ; eitlir nid yw pawb felly. Pan 
mae Bugeiliaethau pwysig wedi hir fod yn ddifeth mewn tros- 
glwyddo yn gyson eu iymiau cyflawn at yr amrywiol drysor- 
feydd, a phan ar newidiad swyddogaethau gweinidogaethol, y 
mae cwymp difrifol ymaith, yn cyrhaedd i braidd hollol fethiant 


ü.DtíOHB SBIOS 


:'C<1 


_v diö'yg sydd yn debyg o gael ei gyfrif yn y rhai sydii niewn 
gofal. Oddiwrth yr amgylchiadau lleiaf hyn. amì femir gallu 
Hennriaid i reoli trafodiaethan y rhai a roddwyd IV gofaL 
Cymered pawb gwir a theilwng Saint bleser mewn talu eu 
Degwm, gan wybod ei fod yn ofyniad yr Arglwydd ; ae megi< 
cyfraith o'r Efengyl a gofleidiasom, rhaid iddo gael ei «adw, 
neu nid ydym yn byw yn ein erefydd. 


N2WTDD10B o Utah. — (0*r Stcir.J Derbyniasom Iythyrori 
oddiwrth ein eyfeillion yn Utah, yn ddyddiedig hyd Medi I4eg’ 
yn mhlith pa rai y mae liysbysiadau oddiwrth y Llywydd 
Young, yr Ilenuriaid W. Woodruff, ac F. D Richards. ac 
oddiwrth ein teuln [S. W. R.], yr oll o ba rai a roddant yr 
hysbysiaeth mwyaf dymunoi. Yn ychwanegol i lythyr yr 
HenuHad Woodruff, yr hwn sydd mewn man arall. difynwn a 
ganlyn o lythyr y Llywydd Young am Medi 12fed. 

“Oddiar ymadawiad y brawd Samuel W. Richards, mae 
digwyddiadau o gryn bwysigrwydd wedi bod mewn perthynas 
< ddyfodol ‘ Mormoniaeth.’ Ynfy llythyr olaf atoch dangosaisfy 
mod yn tybied fod y Cadfridog Harney arei ffordd i’r Dyffryn 
hwn, gyda gofal o 2,500 o filwyr. Mynega hysbysiadan di- 
weddarach ei fod wcdi cael ei oedi yn Kansas; ac un Colone 
Johnson, o Texas, wedi cael ei apwyntio yn ei le. Y n )le ta.r 
Catrawd lawn, casglwyd ddim ond tua 1.400 o wrr ; orrhai 
hyn. eriddynt gyrhaedd Laramie tua’r 31ain oAwst,fe ffodd 
yn agos yr hanner. Gyda express y boreu hwn. deallasom 
700 o wŷr adael Laramie ar y 3ydd o’r mis hwn, am Llyn 
Halen. Cadben Van Yüet. o ‘Staff Haruey a gyrháeddodd 
yma ar vr 8fed. Gadawodd ei wŷr ar Ham ’s Fork, ac fe ddaeth 
’mewngyda vr Henuriaid Bryant Stringliam, ac N. V. .Jones. 
Yr ydym wed'i cyduno ianfon Dr. <T. M. Bernhisel i waered yr 
hydref hyn. Ymedy a’r lle hwn dydd Llun, y 14eg. gyda Cad- 
hen V a n Vliet, a chyda gwahoddiad neillduol, fe a gydag et 
trwyodd yn uniongyrchol i M ashington.. . - 

“ Mae pob peth yn dda gyda ni yn y Dyffr ,vn. ŴM-" 
gyflawnder o vd, llysieu, a fifrwyth. Maeiechyd, h«Mwch a 
ffyddlondeb yn gyffredinol ; ac nid raewn unrhyw gylno< c 
Imnesyr Eulwys y cafodd y Saint y fath achlysur i lawenhau 
ag yn y presenol. Mae y Deml ac adeilaid eraill yn cynnyd u 


380 


CDGORN SEIOtî 


yn wyct). Aîçwn ffaith, parha y brodyr trwy y Diriogaeth i 
adeiladu a gwella gyda yr un gradd o ddyddordeb a ddangosid, 
pe ni fyddai un argoel arn drafferth yn y dyfodol.” 

I rwy lythyr oddiwrth y brawd Franldin, deailwn mai dyheu 
ymwcliad Qwrterma$ter Van Viiet i Llyn Iialen oedd i ddeall 
os gellid caelporfa, lumber, a thauwydd i’r milwyr a erchwyd 
gan y Llywodraeth i Utali, ac hysbysu yr awdurdodau yn 
Washingtou yn nghylch hyny; hcfyd i ddeall y manteision arn 
sefydiiad addus i’r milwyr yn ddigon agos at y Ddinas i egniol 
gynnorthwyo y Lly wodraetltwr newydd i wcinyddu y gyfraith 
wladoi, ac mewn eatyn cyfreithiau yr Unol Daleithiau dtos yr 
holl D'riogaetli. 

V r Henuriaid Ljttle, Dana, Martin. Evans, a’r oil oeddynt 
o flaen Cwmpeini St. Louis oeddynt wedi eyrhaedd Medi J4eg- 
Yr oedd yr Henuriad G. A- Smitli wedi dyehwelyd o daith trwy 
y sefydüadau deheuol, a dwyn hanes hynod dda am eu sefyllfa 
a’u hargoeliou. Dywed y h?awd Frankiin-r-'‘ Dymunwyí gíiel 
iy ngbofio gyda mawr gariad at y brodyr yn y weinidogaetb, yn 
° gystal a r Saint ûyddlawn ; canys mae cofifawdwriaeth a 
gweiidiau y cyfiawn yn werthfawr, ar ol llafurio cyhvd yn yr 
yuysoedd liyna.” 

Oddiwrth yr hysbv 6 iaeth o'n blaen, raae’n eglur fody Llyw- 
ydd Young yn hollol fwriadu dilyn y cyfryw Iwybr yn y dra- 
iTerth bresenuol gyda yr Unol Daleithau a wna i’r Lly wodraeth 
'iyífrediuol ddangos ei gwir liwiau mewn perthyuas i’w bwriad- 
au at UtaU. 

ilne cyfundrefn o ddwbl bledio a plileidiaeth warthus mor 
hir wedi hynodweddu ymddygiad y Llywodraeth gyffredinol 
" ua " ac y Saint, fel y tnao yn ìlawn amser fod y wyneii len yn 
eael ei rhwygo ymaith, ac hyll wynebpryd angiienfil cywilydd 
us wyaebog, yi\ caol ei orfoJi i ymddangos, os oes un. 0 
sefydiiad y Saint mown trefi dinas, nen gyich swyddoi, cania 
uwyú yn rwgnachol iddynt fwynhau iawnderau a breiritiau 
cyfíredin dinasyddiou ; ac, yu mraidd pob enghraifft lle y 
rliodd wyd unrliyw iawnderau breiutlenol, buau ddiiidymwyd 
liwynt, o herwydd yr ofu a’r eiddígö'ld hwnw sydd wedi cyu- 
liyríu awdurdodau y tir. Ni ellir dcrbyn Utali i’r Undeb yn 
uwr, rhag ofn y byddai garnidi hi ormod o allu. lîhaid i’r 
I.Jy wodraetii Gyífredinol lanw pob swydd yn y Iliriogaerii, y 


üDÖORN 8BION 


381 

rhai, oiìdiv?Tth arferiad, y gallant honi unrhyw hawl i’w ìlanw 
felagigadwy “Mormoniaid” lawr, neuhwyynfuan a ym 
gymmernnt allwedd ag iawndeîau mor anghenfilaidd a'u hunaim 
0 ganlyniad, rhaid anfon ewyddógion gwladol, ar lw i oresgyn 
sefydliadau Mormonaidd,” a rhaid i filwyr fyned i gynnorth- 
wyo i’w wneuthur. Er eadw y “ Mormoniaid ” yn anhysbys 
o’n bwriadau, hyd oni fyddoftt vft hollol yn eu gafael, rhaid i 
filwyr deithio dau airchìon seliedig, rhag i’r Saint gael blaen yr 
awel o’u penderfÿniad i’w gwneuthur tel eu cymmydogion 
gwaraidd ( ?) a pblanu nerth digon cref i ’w cadw ffelly. Dengy s 
y fath ymddygiad grediniaeth y gallai y fatìi bethau gael eu 
gwrthod gan bobl Utah, megis yn airesymol ac anghyfiawn, » 
rhaid defuyddio ychydig ddyfais er gochelyd gwrthwjmebiad 
mawr Gall y dull hwn o weithredufod yn angenrhèidiol Ue y 
nme diíîÿg o allu, uèU ddiffyg cyfiâwnder yn yr achos ; eithr 
gau nad oes difiÿg gryni* penderfynwu o anghenrhaid mai 
diflÿg cyfiawnder sydd yn gôfÿn y Uwybrrhagrithiol hwn (hyd 
yn hyn,) i gyfiawnu rhy w ddybenioa anghyfîawn. 

Mae braidd holiòl anystyriaeih wedi öael êi ddangoâ gan y 
Llywodraeth Gÿfiredinol i ddeisebäú pobl ütah am rhai bly- 
nyddaumynedol.mewn perthynas i’w hiawnderau a’u dyddordeb 
yn y Diriogaeth hono; ac y mae yn darddíaftt o Sawenydd i ni 
weled tuèdd ar rhan y Llywydd Yonng i wneuthur i’r Fam 
Lywoflraoth fynegu ei bwriadau tuag at y bòbl ag y tnae efe 
am gynnifer o flynyddau wedi en ltywyddn mor fiyddlon a 
doeth. Pan y deallir y bwriadaü hyny, àe y byddont o flaen 
y byd, hwy a ddërbyniant yr ateb a ddengys i’r byd fod 
ÿsbryd a gwaed ’76 mör dwymn heddyw a’r pryd hwnw, ac 
fod rhyddid fíurf-lywodraethol yn werth éì gynnal, 

I’an anghena eín Hewythr Sam filwyr yn Utah i amddifiyn 
y wlad, arhyddîd ffurfl v wodraethol, efe a all eu cael yn union 
ar y tir, yn barodjar eiüad orhybudd; a gweU fyddai iddo fen- 
dithio y wlad gartref â’r arian a dreulir yn y fath gyrchiadau 
nag i wario ei fÿrddiynau i feUditbio y wlad a’r bobl sydd mor 
bell liwnt. Ni all usdyn resymol ddisgwyl i bobl Utah fod yn 
fodulon gyda dim yn Uai na’u hiawnderau lFarf-Iy wodrethol, 
cyiiyd ag y byddont yn rhan a chyfran o'r adeilad mawr poli- 
ticaidd sydd wedi ei adeiladu ar y cyfry w sylfaen. 


382 


CÜIOH 


DYSGEI DIâ.ETIí Ylt APOSTOL OBSON IIYDE. 


(Patliad o Tud. «67.) 

Y n y earehit hwa y rhaid iddyat aros hyd oni thalont y ífyriiag 
eithaf. Bu y Cyn-ddilluwiaid yn y carchar hwn am hir amser ; 
hyd óiii i o’r diwedd, y pregethodd Crist yr efengyl i’w hys- 
brydion. fel eu bernidyu ol dynion yn y cnawd. Efe a agorodd 
ddrysau y earcharau i’r riiai oeddynt rhwym, a chyhoeddodd 
rhyddi i i gaetli feibion a merched Daear, a gaethiwyd gan 
becìio i yn nyddiau Noah. 

Tra y gorweddodd corph yr lachawdwr yn y bedd, nid oedd 
ei ysbryd yn gorphwys. Yr ydoedd yn progethu yr efengyl 
i’r ysbrydion yn ngharehar. Eithr wedi y dyoddefont yu 
ngliarciiar, ac eu rhyddheir yn y diwedd, ar ol Uawer mil o 
flynyddau o wasanaeth mewn poen a thywyllwch, ni eill eu 
gogoniant fod fel yr eiddo yr hanl, na’r eiddo y lleuad ; nac 
ychwaith megis y ser dysclaeriaf ; eithr feallai megis llwyd 
oleuad gwan seren bellenig — mor bell oddiwrth yr haul, fel 
mai o’r braidd y gall pelydr o’r belen ddysclaerwych hono ei 
chyrhaedd. 

Y morwynion ffol, gan na íeddent foddion goleuni ynddyut 
eu hunain, ni ailasant byth fyned i mewn i drigfan neu fyd 
sydd yo llewyrchu wrth ei oleuni ei hun ; eithr gan nad oedd 
ganddynt olew yn eu llestri, gorfodwyd hwynt i fentbyca, ac 
yna rhaid iddynt fyned i fyd neu drigfan sydd yn llewyrchu 
wrth oleuni benthyciol. Meddianweh oleuni ynocb eieh liunain ! 
Gallwch feDthyca yr oll a alloch gyda mi, a mi a roddaf fen- 
thyg yr oll a allaf, eithr bydded genych, o leiaf beth goleuni 
ynoch eicii liunaiu, ac halen hefyd. 

O, na thywynid tystiolaeth Crist, yr hon yw ysbryd y 
brophwydoliaeth, yn helaeth ár yr holl bobl hyn ! Gwnelid 
hyny jie byddem oll yn bur a theilwng. Yna ni raid yn hwy 
i’r naill ddweyd wrth y llall, Adnebydd yr Árglwydd; canys 
hwy a'i a<Iwaenent o’r lleiaf hyd y mwyaf. Yna caffem wybod 
nad ydym na gwellt, us. rhŵd, bràn, nag efrau ; eithr pur a 
gwir, gorwyeh No. 1, ac wedi ein cyfeirio i'r Deyrnas nefo.aidd 
— “ yr Ochr ddeheu i fyny, gyda goial.” 

Gyda y goleuní a’r wybodaeth ag ydym ni trwy raS Duw 


CDGORN StíLON. 


383 

wedi gael, ymwthiwn yn inlaen gydag hyídra, ae uchelfrydedd 
eanmoladwy, i afaelyd yn y wobr a brynwyd gaii waed Iachaw 
dwr, iic arâd gynnygir i ni yn fflamiad Uawn ysbrydoliaeth, yr 
hwn oleirni a ddiystyrir gan y byd, a wawiiir gan grefyddwyr^ 
ac a gnsheir gan yr holl genedloedd. Caniatäed Duw i sefydln 
y gwírionedd hwn yn y ddaear, a nyni yn y goleuni hwn, a’r 
goleuui liwn ynom ni, a’r cariad o hono am byth ae yn dragy- 
wydií men. 

DYSGEIDIAETU Y LLYWYDD HEBEIl C. RIMBAL, 
(Gorphenaf ò, 1857 ) 

Gallaf ddweyd un peth raewn perthynas i bregethu o flaen y 
gynnulleidfa hon, y mae lawer yn galetach i iefaru wrth y 
bobl yn y prydnawu nae y mae yn y ’ooreu, canys deuant yn 
nghyd yn gyffredin ar ol bwyta cinio drwm, ac mae houo yn 
gysylltiedig a’r gair a dderbyniont yn y boreu, yn eu llanw i 
fyny, ac maent rhywbetb yn gyffelyb i ysgubor sydd yn agos 
llawn o wair ; canys gwydJoch ei fod yn Hawer galetach i osod 
i mewn y llwyth diweddaf na’r cyntaf 

Llefarwyd am y petliau hyD o herwydd fod yr amgyichiadau 
'sydd yn ein hamgylchynu yn eu galw allan. 

Gwaith Duw ydyw hwu. ac ni all yr holl fyd attal ei lwyddi- 
ant. Maent wedi? rhoddi y cymmeriad i fi yn y byd o alw 
pethau wrth eu hiawn enw. Y mae gryn lawer gyda hwynt 
fel yr oedd gan yr heu Ellmynddyn, yr hwn a ddywed, “ nid 
y peth ei liun ydyw, ond enw y peth damniol,” dyna fe i’r 
flim. 

Galiant liwy siarad ac awgrymu am bob peth, eithr ni 
alwant hwy bethau wrth eu henwau. Gnlwyfhyny yn rhag- 
rith, ac ni fu erioed genedl ar y ddaear yu llawnach o hono 
nag ydyw y geuedl hon. 

Aru y pcth a alwant yn ‘ Formoniaeth,’ neu a dweyd yu 
iawu, Eglwyc lesu Grist » Saint y Dyddiau Diweddaf, dywed- 
wyf ei fud yn wir, a Joseph Smith v Çrophwyd, yr hwn a 
laddwyd yn Illinois, yn ugharchar Carthage, yw yr awdwr o 
honi, neu, inewn geiriau ereíll, efe oedd yr oäeryn yn nwylaw 


384 


UDGORM seíon. 


Duw i’w dwyn allan. Daeth Pedr, lago, a Ioan, tri at Apoe- 
tolion cynteflg, ac a’i ordeiniodd, ac a’i neíllduodd i waith y 
weinidogaeth yr oruchwyliaeth olaf hon. 

]Dygwyf dystiolaeth o’r pethau hyn y rhai ydynt wir-pethau 
a wn ac a ddeallwyf. A thystiwyf hefyd fod Hyrum Smith 
yn Batriarch í Dduw, ac yn hollol gymmaint felly ag y bu 
Abraham, Isaac, neu Jacob erioed. Fe ordeiniodd Joseph 
Smith y Prophwyd ei dad ya Batriarch, ac yntau a ordeiniodd 
Hyruna. 

AMRYWIAETHAU, &c. 


Mae terfysg wedi newydd ddigwydd yn Nottingham. Wedi i’r 
miloedd gweithwyr ag oeddynt heb waith acyn dyoddef newyn 
gynnal cyfarfod ÿn y marchnadle, rhuthrasant at síop geraydd 
( jeweller,) ac yspeiliasant werth cannoedd o bunnau. 


HrsBTSin ni íod clefyd a marwolaeth yn drwm iawn yn 
Ngogledd Cymru. 

ägîP Hysbys i’r Saint y symudiadau mawreddog a wneir yn 
awr, a'u gweithrediad uerthol dros deyrnas uduw. Un o’r 
rhai hyn ydyw galwad adref yr heuuriaid sydd ymaar genad- 
iaeth. Fe efifeithia hyuy lawer dros fudiad y Saint tlodion o’r 
wlad hon. Ynngwyneb hyn, a gofynion *pwysig eraill sydd 
wedi dyfod mor ddisymmwth, gelwir ar y Saint i ddangos, yn 
ol eu hamgylchiadau, pwy dlodion o honynta fyddant deilwng, 
o gael, pan ddelo yr amser.eu dewis allan o’r lbawbr a aiwyd, 
trwyymegnio llaweri wneuthur j cyffaniad haelionus, i gyn* 
northwyo i gyflawnu y gorcliestion hyn, trwy yr hyn y sicrhant 
eu gwaredigaeth eu hunain yn ngliynt nag y meddyliant. Mae 
hint i’r doeth yn ddigon. cÿhoeddwn yr enwau a’r cyfraniadau 
yn nghyd ag addewidion yn yr Udgorn, fel y barner hwynt 
allan o’r llýfran. Gofynir talu yr addewid olaf cyn diwedd Ion- 
awr, a’r cyfraniadau fel eu cesgiir. 


o HydreflO hydTach. 20. — D. D»vis, £\ ; H. Harrisf £l, 
I. Jones, 108.: J Dsvis, ÌOs.; M. yauglian, £l 106. 


CYNNWY8IAD. 

ArwyOdion yr Amserau..,. 

OolyByrirtiaeth— Arianol— Newyddioil o Ulali...... .... ..•••• 377 

Dysgeiaiaeth O. Hyde...... 372 

*’ H. C.fcimbal 383 

Amrywiaethau, &c.... 384 

AHORAFPWTD A CHYH0EC10WY0 GAN D. DANIEÍJ3. 4BÍBTAWT. 



ITDGORN SEION, 

NEP 

á*eroi y> &aínv 


Ehip: 25.] RHAGFYE 5, 1857. [Crp. X. 


YSBRYD YR AMSERAU. 

(O’r Star.) 

Derbtnusom lytliyron etto oddiwrth eîn brodyr yn y Myn- 
yddau, ac hefyd rhifynau 24, 25. 26, a 27 o’r Deseret News. 
Dyddiad diweddaraf y newyddion a dderbyniasom yw Medi y 
9fed. Derbyniasom hefyd amrywiol newyddiaduron American- 
aidd. O’r ffynonellau hyn y casglwn “ ysbryd yr amserau’’ 
mewn perthynas i waith mawr y dyddiau diweddaf, fel yr ar- 
ddangosir gàn bobl yr Unol Dalaethau ar y naill law, a’n bro- 
dyr gartrof ar y llaw arall. Braidd y rhaid i ni hysbysu y 
Saint fod gwahaniaeth mawr rliwng teimladau a bwriadau y 
ddwy blaid. Ar y naill law dengys yr Unol Dalaetbau duedd- 
fryd i barhau yn eu llwybr o anghyflawnder a gormes tuag at 
pobl Duw. Yu lle ein hymiawnu am ein cam, a roddi i ni ein 
hiawnderau ffurf lywodraethol, wedi dyoddef o honom gymaint 
oddiar ddwylaw ein gelynion, a chydag hanesyddiaeth an- 
nghyflredin ein hymsefydliad yn yr anialwch i broíì mor fawr- 
eddog yr ennillodd y Saint eu honiadau i hunain-lywodraeth, 
penderfynant o hyd i ychwanegu sarhad at sarhad. niwed nt 
niwed, a gormes at ormes. Yn lle ein gadael yn llonydd i ddad 
enhuddo teyrnas Dduw, a bywydoliaeth ei sefydliadau, pender- 
fynant, os yn bosibl, i fathru y Saint a phob peth o darddiad 
‘‘ Mormonaidd,” Bydded feUy! Y cyfarchiad penaf ydyw a 
eiU ein gelynion dalu i ni a’n crefydd santaidd. Os ffaith ydyw 
fod y deyrnas hon Jm Uawn o hadau dadgorfloríaeth, fel yi 
9 c ìVm, 1 ifl. 


UDOOHN SiälOît 


8« 

yiaJdifü, heb ei chyffwrdd, i ddarfodedigaeth,— oá ei nherth 
eyaheaid ni ddeil i fyny ei chorff, a bod ei goleuni mor 
waa fel j ditfoddai yn fuan o ran ei hunan, paham y gwneir y 
fath ymdreeh i’n dínystrio, y gosodir y fath freichiaa cawrol i 
ymdrechu gyda ni, ac y codir i fyny y fath gorwynt i ddiffodd 
y goleuni hyna? Mae hyn oll yn gydnabyddiaeth o sefydl- 
awgrwydd y gwaith, yn brawf o egni Israei ieuanc, ac yn rhag 
ddangosiad o’i seren gyfodol. 

Ar ý Uaw arall, yr awdurdodau yn Seiou ydynt benderfynol 
nad ormesir, sarheir, nac y sethrir hwynt dan draed yn hwy 
gan y rhai a gashant y Saint. Nid hayach y gwelant dreisiad 
yr ysbryd o fiurf-lywodraeth, yr hwn a ddy wed y caiff y bobl 
ddewis eu rheoLwyr eu huuain, ac y caitìf cyfundeb medrus o 
huuan-iy wodraethu, y fraint hono. Dyma yn amlwg dôn 
yshryd gwerin-lywodraethol, Heriwn y byd i ddangos cyfun- 
deb sydd a chanddynt y íath honiadau ar hunain-lywodraeth 
ag eiddo y Saint. Eu haesyddiaeth — yn fwy enwedig wedi eu 
liaUtudiaeth i’r Alynyddau — sydd yn llawn o brawf o’r ffaith 
hon. Mae yn amlwg nad oes tuedd ynddynt i dderbyn pob dy- 
hiryn a welo y Lly wodraeth yn dda ei anfon i godi cwerylau 
gyda yr Eglwys; nac i gael nerth arfog yn y diriogaeth i fiiuo 
y bobl, nac i drafferthu gwŷr eu dewisiad yn nghyflawniad eu 
dyledswyddau. Niehaniatant yehwaith i’r cyfuudeb gael ei 
ddyt'etha, heb rlioddi prawf cadarn fod tàn ’76 yn liosgi yn 
myuwesau gwroniaid ’57, Yn hyn y Saint yn fawreddog a 
cilant eu harweinyddion, a’r hoU Diriogaeth sydd unfrydol 
yn y mynegiad gwronaidd. 


PBpPíIWYD YN ISRAEL, 


Di4.it yr aml darawyd pob un o’n darllenwyr ag sydd i ryw 
taddau yu gynnefi» a’r Beibl, gan yr hanes hynod ac an 
nghyffrediu o Israel dan y Prophwydi. Yr oedtlynt y pryd 
hwnw, yn wir yn bobi neiUduol. Mesur-nod gyff'redin ni fes- 
nrai hwynt, ac ni ddealiid eu hanesyddiaeth gan feddyliaẁ 
cyffredjn ; canys troai Israel mewn uwch cylch na’r cyíryw a 
aríerai eenedloedd eraiU deithio ynddo. Llawer o ddygwydd- 
iadau yn eu proflad a rhuthrant i’w cof — li wer o esiamplau 


BDGORN 8EIO , 


387 


Asçorol ddosthineb a dwfn raewnol wolediad y Prophwydi a 
ellid nodi. Eithr ar hyn o bryd mae genym yn llygad ein 
rneddwl un achos neillduol. 

Cythryblwy<l brenin Syria o herwydd bod brenin Israel ya 
gwybod am ei gynlluniau, a thrwy ryw fodd a ddarganfyddodd, 
a thrwy hyuy a a\luogwyd i ochelyd, y magiau a osodwyd i’w 
ddal. A’r breniu Syriaidd a alwoddjyn nghyd ei weision, “ ae 
a ddywedodd wrthynt, Odì ddangoswch i mi pa un o honorn 
sydd dros frenin Israel? Ac un o’i weision a ddywedodd, 
îsTid oes neb. fy arglwydd frenln: ond Elisëus y prophwyd, yr 
hwn sydd yn Israel, a fynega i fcenin Israel y geiriau a leferi 
di y’nghauol dy ystafeil wely.” 


Mae Israel olaf-ddydd, megis Israel cyntefig, hefyd yn bobl 
neillduol. Ni fesurir hwynthwy na’u sefydliadau wrth fesur- 
nod gylTredin. Hyn a brofir gan yr lioll fyd a ddygir i wrth- 
darawiad a'r Saint, a chydnabyddant y ffaith yn barhaus 
Teimlant fod “ Mormoniaeth” yn hollol yn beth newydd, a bod 
symudiadau a dadenhttddiadau yr Eglwys hon mor newydd 
a dyeithr i’w pob-ddyddiol broöad a phe byddai bodau o fyd 
arall wedi dyfod i gymmeryd rhan yn actyddiaeth fawr y 
ddaear bon. Er yr elyniaeth a fodola yn nghalonau y Cenedl- 
oedd yn erbyn y Saint. un ffaith a ddangosant 'eu bod yn ei 
ymwireddu — sef, fod yr Eglwys hon a’r byd yn ymdroi mewn 
dau gylch gwalianol. 


Mae Prophwydi hefyd yn Israel Olaf ddydd, hyd y nod 
megis ag oedd Prophwydi yn Israel gyntefig. Daw etto yn 
fater o ofid i rheolwyr y ddaear-tel yr hnnUeg i’w haflouyddu 
yn eu cwsg-am y gwybydd y Prophwydi hyn y gciriau a lef- 
arant hwy yn eu “hystafell wely” a’u dirgel gynghorau. Y 
'iy ;t olast'i .anlynolo’r New York Herald sydd yn Uawn o 

ystyr: — 


“ Cafodd Maior Vau Vliet ymweliad hir gyda y Uywydd 
prydnawn ddoe. J i)ywed fed Young yn liollol Hiorhysbysmewu 
perthynaa i’r llywodraeth ag'unrhyw ddyn yn Washmgton. 


Nyni a ddatguddiwn y dirgelwch. Y fiaith ydyw, mae ym 
Elisews, a mwy mag Eliseus etto yn Israel— Star. 


388 


EDGOBN SEIOW 


NEWYDDIOW AMERICANAIDD, 


Ymgyrch Utau,— Cyrhaeddodd Caben Van Vliet, Quarter ■ 
master Cynhorthwyol byddin yr Unol Dalaethau, i’r ddinas hon 
prydnawn ddoe, yn gyfeiriol o Diriogaeth Utah, wedi gadaeì 
Dinas Llyn Halen ar y I4eg ult.. 

Deallwn fod y Mormoniaii yn benderfynol i beidio caniatau i 
filwyr yr Unol Dalaethau fyned i mewn i Ddyífryn y Llyn 
Halen, a hwy a ddefnyddiant nerth i'w hattal, os bydd angen- 
Disgwyliant ar symudiad presennol y llywodraeth ddim ond 
megis adnewyddiad o’r erlidigaethau a achwynant eu bod wcdi 
eu dyoddefyn y dalaeth hon, ac Iìlinois, a phenderfynant ei 
wrthwynebn ar y cychwyniad. 

Cyfarfyddodd Cadben Van Vliet y milwyr Medi yr 22ain, 
o Fedi, ar y Sweet Water, ryw 230 milltir tuliwnt i Fort Lara- 
mie. Yr oeddynt oll yn iacli ac yn hwylus. Yr oedd rhai o’r 
gosgarddion diwalliadau yn Harris Fork, 143 milltir tuyma i’r 
Dyffryn, tra yr oedd eraill yn mliell ar ol ; ac y mae yn amheue 
pa un aallant fyned i mewn i DdyfiFryn y Llyn Halen y tym- 
hor hwn. 

Cyfarfyddwyd Colonel Jolmson, gyda ei gymhorth ar y laf 
o Hydref, 90 militirtuyma i Fort Larainie. Penderfynai fyned 
mewn i Ddyffryn y Liyn Halen yr hydref hwn. Cyfartyddwyd 
y Llywodraethwr Cumminga’r Ysgrif'enydd Hartnett ar yr 
8fed or mis hwn 90 milltir tuhwut i FortRearney, oll yn dda. 
Syrthiodd eira trwm yn Fort Bridger ar y 15fed o Fedi. 

Fe deithiodd Cadben Van Vliet yn angliyffredin— dros 2,400 
miiitir dros dir, oddiar y laf o Awst. ímedy am Washington 
heddyw. 

Clywsom i Cadbeu \an Vliet dreulio wytliuos yn Ninae y 
Llyn Halen Mawr. Ymddygwyd yn barchus iawn atto, a 
gwahoddwyd ef i gyfranogi o lettygarwch amry w o wýr arwein- 
ìol y ddinas. Eitlir ar bob achlysur, ac o bob ehwarter, clyw- 
odd ddim ond un mynegiad o farn — a liyny oedd. na chaniata- 
ent hyth i filwyr yr </nol Dalaethau neu y swyddwr a apwynt- 
iwyd gan Lywodraeth yr Unol Dal tethan gael troed-afael yn 
eu terfynau. Yn eu lioll draethiau cyhoeddus, ac yn eu 
hymddyddan, arlwjr y syniad hwn. — rii chanîatant byth i’r 


iJDG'Jltíi SEION 


389 


mîl wyr fyned i mewu i’r ddinas! ac os gwnant, bydd wedi y 
cyflwyno y trigolion y ddinas i’r fflamiau, y diriogaeth o’u 
hamgyleh i ddiffaethwch, ae yr ant ymaith i’r mynyddau. 
Credant fod Bngham yn oruehwyliwr apwyntiedig yr Argl- 
wydd, a pha beíh bynuag a orehymyna efe iddynt wneuthur» 
hwy a’i cyflawnant gyda pliarodrwydd. Dywedant fod gan- 
ddyntluniaeth ddigon i barhau iddyntdair neu bedair blynedd; 
ac, ar ol yr erlidigaeth a gawsant, ac a ydynt yn gael gan yr 
Americanieid. hwy a wrthwynebant jji’r eithafedd olaf. 

A bod y dywediadau hyn yn wir, megis yn ddiau y maent, 
bydd rhaid i’r Llywodraeth godi nerthoedd newydd, a danfoa 
adgyfnerthiadau trymion at y fyddin yn Utah y gwanwyn 

Dr. Bernhisei, Cenadydd o Utah i’r Senedd, a gyrhaeddodd 
yn nghwmpeini Cadben Van Vìict. — O’r Saint Jjouìs Republican 


TRAFFERTHION YR YMGYRCH UTAHAIDD. 

Nid oes porfa o gwbl rhwng Fort Laramie ar Afon Werdd, 
pellder o bedwar can milllir. Yr ammodwyr at gyflwyno diwall- 
iadau y Commisiynydd a’r Quarter-master, (Messrs Russell a 
Wadell,) ydynt yn eolli hiferoedd dirfawr o’u hanifeiliaid; a’r 
gosgorddion agyd ant a’r gwahauol eirchiadaua aethant heibio 
i Fort Laramie a allant wueyd ddim ond deuddeg milltir y 

dy Edrychwn am y chwech cwmpeiui a erchwyd allan meais 
äiebryugwyr i’r Liywodraetliwr ai nifer y fory, Ni allant 
wneyd dros 18 milltir y dydd, a byddant hyd lthagfyr yn 
gwneud y daith. Ni chradwyf y gallant gael eu ceSylau 
trwyodd o gwbl y gauaf yma; acfeallai y TRENGA GRYN 
NIFER O'R GWYR O DDIFFYG AMDDIFFYNIAETH. 
Gwn y bydd CYFLAWNDER O EIRA erbyn canol y mis 
hwn yn y myned-fanau trwy ba rhai y bydd ganddynt fyned. 
O'r Buffalo Commercial Adcerliser. 

yCHWANEG ETTO. 


Anifbiuüu gosgorddion y Llywodraeth, ar y Plaìns. oedd- 
jat yn TRENGU YN GYFLYM; a chredir y cyferfydd y 


390 


udgohn SEIOîî 


gosgordcHon â DYODuEFylINT MAWE t.-wy y gauaf. 

Colonel Johnson, penaf y wasanaeth drosglwyddiadol, gyda 
19 pedroifen ysgafn, a gyfarfyddwyd. Teithiai yn gyflym, yu 
0 I 6 U milltir y dydd Y mulod oeddynt yn ymdorri lawr 
Syrthiai niferoedd o houynt ar hyd y ffordd, wedi eu treulio 
allan a’u diwerthu trwy y gwaith anghyffredin eu gorfodwyd 
i’w wneuthur O’r S uinl Louis Demotrat, 


AEDD ANGOSi AD GWLADGAEOL UTAH. 


Eu penderfyniad mynegedig o’r dechreu i’r diwedd ydoedd 
hyn.i wrthwynebu, ar bob perygl, ddyfoiiad i mewn y milwyr 
yrhydrefhwn. Pan eu hadgoffwyd o’r sicrwydd, yn yr ach- 
lysur o fod eu gwrthwynebiud in flwyddyn yu effeithiol, y 
byddai i nerth gael ei anfon i Utah y flwyddyn ganlynol, yD 
erbyn pa un yr ofer ymdrechai ddwy waitti eu poblogaeíh mewn 
aríau i gau y mynedfauau, attebasant eu bod wedi ystyried 
hyny oîl, ac mai pan y byddai v fath nerth wedi ystormio y 
mynedanau hyii, yr elent i mewn. i ddyffryn yn yr hwn ni 
fyddai ua ilys.euyn yo wyrdd.nac un garreg yn aros ar y llall- 
Cymerasant drafferth iddangos iddo eu gerddi a’u gwinilanau, 
eu cynheuaf, eu hysguborau, a’u sioclc byw, aci w r rtli gydmara 
eu llwyddiant presenol n’r fath olygfa o aughyfanedd-dra. 

Eu liamean yn awr, ydoedd enill amser er i’r Llywodraeth 
dynu ei chamrau yn ol; a bwriadant osod eu haclios gerbron 
y Senedd, trwy eu Cen idydd, Dr. Bernhisel, yr hwn addaeth 
gyda Chadben Yan Viiet ar ei fÿneiiiad, ac a sydd yn awr yn 
ei wersyll. Ar un amser, si benderfyniad ydoedd peidio a 
myned i Washington y gauaf hwn; eithr fe ail ystyriwyd 
byny. 

Dywedasant yr ystyrient fynediad y milwyr i mewn megis 
adnewyddiad o’u dyoddefiadau yn Iîirtland, Independance, a 
Nauvoo; eu bod wedi dysgu gwers oddiarbrofiad, ac yrelentí 
gyfarfod ag ymosodiad y n awr ar y cychwyniad, a gwrthwynebu 
yr aing cyn y treiddio i’r pren. 

Os na cbadwant y milwyr allan eleni hwy a anerthant y cwb! 
er mwyn eu crefydd, myned í’r myuyddau, ac ymladd rhyfel 
o ogoniant a llwyr ddinystriad. Sylwodd Brigham Young 


udgorn seion 


391 


^ml waith mai dyma gyfnod mwyaf gogoneddus ei ffydd, ac 
na wawriodd dedwyddach dydd ar Formoníaeth erioed na’r hwn 
ar ba un y gorchymynwyd cychwyniad y milwyr ; pa fwyaf yr 
erlidid ei Eglwys, goreu oll y Uwyddai. 

Wrth ddiweddu [ei araeth] galwodd Mr Taylor sylw y bobl 
at y Cadben, a chyfeiriodd at ei fusnes yn y ddinas ; adroddodd 
syíwedd ei ymddiddanion, ac a ddywedodd y gwnelai ofyniad, 
fel y gallai Cadben Van Vliet ddeall ei fod wedi cael ei wneyd 
ynbysbys o benderfyniad yr holl bobl. Gefynodd i bawb pre- 
sennol agoeddynt foddlon dinystrio eutai. tynu i lawr yr hyn 
agymmerodd ddengmlynedd iddynt ei adeiladu-gwneud eu 
dyffryu liardd yn ddiffaethwch, a myned i’r mynyddau, yn yr 
achlysur o lwyddiant milwyr yr Unol Dalaethau i ymwthio 
trwy y mynedfanau, i gyfodi ; a’r gynnulleidfa yn ddjeithriad 
a gyfodasant ar eu traed, ac a arosasant felly yu ddigon hir 
i’w alluogu ef 1 weled eu bod yn unfrydol, — Y New YorJc Daúy 
Tribune. 


DÀEARGRYN OFNADWY YN BUFFALO. 


Cyffrowtd a dychrynwyd yr holl ddinas, prydnawn ddoe.tua 
deng mynyd wedi tri o'r gloch, gan ysgydwad a «glodd yr 
adeiladau mwyaf cadarn, ac a osododd lestn a chelfl tai i 
ddawnsio mewn dull digyfrif. 

Yr ysgydwad, yr hwn a barhaodd tua banner myuyd, ydoedd 
mor arw, fel y rhedodd pobl allan o’u tai mewn dychryn gor- 
wyUt. 

Mewn llawer enghraifft fe hoHtwyd muriau a thafljd 
simneuau i lawr,.a chlywwn am un boneddwr wedi caeldoi ur 
ar ei fraich gan briddfaen yn syrtlno. Canwyd cl y^ hau ’ 
digwyddodd amryw bethau eraill fel arall. Yn nghymydogaeth 
e!n ewydflfa 7 8™* Y-rgraff fod ein ager^dd wed, 
ffrwydraw ; ond mae hwnw yn fwy sefjdlog nag y y 

fcd sylfaenau y dreí. . .. . 

Yr oeddem yn nghanol brawddeg pan y gwnaeth twrddianl 
ẃiSTi- ddaearol ela cyftol. « IW< 7- **• 
ŵilad megis â pharlys .—Buffaìo Eccpres». 


392 


ÜDGORN SEION 


CÜILIOGOD Y RUEDYN, 


Mae dau foneddwr ya y ddinas hon yn deisyf cyfraniadau at 
gynorthwyo y dyoddefyddion trwy bla ceiliogod y rhedyn. y 
rhai a anghyfaneddasant lawer o’r sefydliadau yn Minesota 
Ogleddol, yr haf diweddaf. Dangosant fod amryw deuluoedd 
yno mewn sefyllfa anghenog, ac mai gwael y w eu darpariaeth 
gyferbyn a’r gaaaf. Apeliant at yr haeüonus am gynnorthwy. 
— Galena Aduertiser. 


UDGORN SEION, 

Seren p j&aint' 


DYDD SADWRN, RHAGEYR 5, 1857. 

Es fod miloedd yn ein gwlad yn dyoddef eisieu ymborth o 
herwydd melldithiol drefniadau masnachol y Genedloedd, ac er 
fod swn haint a rhyfel yn twrddan yn ein clustiau, a duon gym- 
ylau yn feichiog gan farnau dyfodol ar ymdorri uwch ein penau, 
holl obaith y Saint ydyw gwaredigaeth y Duw hwnw ag oedd 
yn Israel gynt. Eilaw Ef sydd yn gweithio, dinystr y cenedl 
oedd ar y naill law, ac ar y llaw arall waredigaeth fuan ei 
Saint. 

Tra mae’r byd o’nhamgylch yn gynhwrf a gwylltineb, taw- 
elwch ac ymddyried ydynt brif nodweddau y Saínt; canys 
dywed yr Iesu, Pan weloch y pethau hyu, dyrchefwch eich 
penau, a byddwch lawen. 

Nid amser am aml eiriau ydyw hwn, ac na ddisgwylied y 
Saint gael pob manylion trwy y wasg — mae ganddynt ddeall 
meddwl Duw, trwy yr Ysbtyd Glân, oddiwrth awgrymiadau 
ag /unts. Dengys y doeth eu gwybodaeth trwy en gweithred- 
oedd — eu hufydd-dod parod i ofyniadau Duw, heb esbonio &c. 

Cyhoeddwn ychydig enwau ac addewidion o gyfraniadau, rhai 
oddiar gof, ac eraill a anfonwyd ini. Dymunwn i enwau pawb 
gael eu trosglwyddo. Maddeued rhai o frodyr Cynghor Aber- 
tawy nyni os anghoûasom hwynt, ac anfonant eto. 


ODGOEN BBIOS. 


393 


CYFRANIADAU AT FUDO A 
THRWSIO ALLAN Y CENHADON. 


ADDEWIDION. 


DaTÌdDavies, Abertawy 
William Eichards, „ 
George Cutliffe, „ 

Henry Matthews „ 

John Evans, Treboth, 
Thomas Lewis, Treforis, 
Hopkin Jones, „ • 
William Richards, Cilhâ, 
Levi James, „ 

Thomas Evans, Cyâng, 
John Hill, i> 

Thomas Harris, gynt o Dre 
Benjamin Jones, Skewen, 
O Gynnadledd Sir Benfro: 
John Gibbs, Hwlffordd 
David Harries . . 

Mrs. M, White . . 

Miss M. White . 

Jane White . • • 

Mary White . . ■ 

EUen Gibbs . . . 

Mary Philtips . , 

Jane Lalliss . ■ • 
Elizabeth Lalliss . 
Elizabeth Iiogers , 

John Lallice . . • 
Charles Lallice 
Rosanna Griífiths . 


Sior, 


£ 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

I 

1 

1 

1 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


s d 
0 0 


0 

0 


0 0 
0 0 
0 0 
0 o 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
10 0 


11 ü 
6 0 
6 6 
2 6 


11 0 
3 0 
1 0 

0 G 

1 0 


Dyger drosodd ül" U 0 


394 


DDGORN SEION 



£ 

s 

d 

Dygeryn mlaen 

17 

11 

0 

Susan vvilliams 

0 

0 

6 

Cangen Penfro: — 

William Thomas 

1 

0 

0 

Richard Jones 

0 

10 

0 

Thomas Hitchings 

0 

7 

6 

Oharlotte I)avis 

0 

1 

0 

Eliza Jones 

0 

3 

0 

Francess Purcer 

0 

11 

6 

Francis Pnrcer 

0 

1 

0 

Cangen Lydstap : — 

John Davies 

0 

12 

0 

Francis Davies 

0 

1 

0 

Oangen Milford:— Wm White 1 

5 

0 

John White 

0 

2 

0 

William Ailams 

0 

7 

0 

Cang. Cofifern: Jas. Thomas 

0 

10 

0 

Thomas .John 

0 

10 

0 

Phillip Dell 

0 

10 

0 

Fishguard— Jno. Morris 

0 

5 

0 

Cathrine Jeakins 

0 

4 

0 

MaryAnne Jenkins 

0 

1 

0 

Elizabeth VVilliams 

0 

3 

0 

Pater.— Jenkin Edwards 

0 

5 

0 

Sutton, — George Gibbs 

0 

3 

6 

William Ilowells 

1 

2 

6 

George Roberts 

0 

11 

6 

Martha Roberts 

0 

1 

0 

William Hughes 

0 

10 

0 

Thos. Dee, Abertawy' 

1 

0 

0 

Cyfanswm £ 28 

13 

6 


íS?" Anfoned Llywyddion Cangenau GorllowLnol Morgan 
yr enwau &c yn uniongyrchol i’r Swyddfa hon. 

Cbwe cheiniog yw y cyfraniad iselaf a gyhoeddir, 


COÖOB SBIOH 


395 


DYSGEIDIAETH H. C. EIMBAL. 


(Parliad o tnd. 334 ) 


Ya un efengyl ag a brcgethwyd gan yr Iesu a chan ei Apos> 
tolion sydd wedi cael ei chyflwyno i ni trwy Joseph Smith, 
Prophwyd y Duw byw, ac mae allweddau a galluoedd perthyn- 
ol i’r efengyl a’r offeiriadaeth iiono yn awr yn gorphwys ar y 
brawd Brigliam Young, canys efe yw olmydd cyfréithlon 
Joseph. 

Mae yr holl brophwydi o ddyddiau Adda, ac o greadigaeth y 
byd wedi cyflwyno eu hoffeiriadaeth au hallweddau yn y ’ 
oruchwyiiaeth hon, ae mae y brawd Brigham yi> eu dal mewu 
cysylltiad a’r hen Brophwydi a’r Apostolion, ac mewn cysyil- 
tiad a’n Tad a’n Duw perthynol i’r Ddaear hon. 

Dywedwyf witbych y gwir, a thystiwyf yr hyn a amlygodd 
Duw i mi. Wel, mae y byd am i ni osod o’r neilldu yr hyn a 
ddadguddiodd Duw, a pheidio son am Joseph Smith, nac am y 


datguddiadau a roddodd efe. 

Pan yr oeddw”. i allan yn pregethu, dywed rhai wrthyf y 
byddem yn boblogaidd, pe na soniem am Lyfr Mormon, Joseph 
ömith, bedydd er maddeuant peciioiiau. neu osodiad dwylaw er 
cyflwyoo Pawn yr Ysbryu Glau, dywedent os gadawem y peth- 
au hyn yn llonydd y byddem yn boblogaidd. 

Y nefoedd mawr ! Yr ydym yn awr yn fwy poblogaidd nag 
un cyfundeb crefyddol arall ar y ddaear ; estynwu, fel ei ge 
gan rhai, o Dan i Beerseba-estynwn i bob cenedl, cyfandir.a 

gwlad, ac i braidd pob ynys y môr Yr efengyl s\ di " e 
caeleidwyn at braidd pol> pobl; cynnygiasom iddynt egwy- 
ddorion bywyd ac iachawdwriaeth, a pliarhawn i wneuthur 
felly tra mae unrhy w obaith am danynt. 

Disgwyliaf y eaiff trigohon y ddaear, fel ninau, eu lan ag 1 
lawr, eu gofidiau a’u cystuddiau. Mae oerni (chill) mawr w 
bod yn eu plith ; yr oedd ganddynt hwy un pan yr oedd genym 
ninnau un. ac yn awr fel mae y dwymyn wedi dechreu cynny- 
ddugyda ni y mae wedi dechreu cynnyddu arnynt hwy.ac maes 
law fe tydd chill arall. ac fe barha i ddyblu ac ail ddyblu, hy 


396 


DDGOEir SEION 


oni fyddo yr holi fyd mewn cyffroad. A ddinystria hyny y 
gwaitli hwn ? Na wna, byth. 

Yt ydwyf am i’r boneddigion ag ydynt yma heddy.y, ac a 
ydynt yn myned i’r dwyrain, i ddweyd wrth bobl yr Unoi 
Dalaethau nad oes aagen iddyot dryblu eu hunain, canys 
i lormoaiaeth ’ a gynnydda ac a íuddugoliaetha hyd oni theflir 
P°b brenin i lawr oddiar ei orsedd, a Llywydd yr Unol Dai- 
aethau, oddieithr iddo ef a’r bobl edifarhau ; a’r hyn a alwant 
yn ‘ íormoniaeth’ a barha i gynnyddu o hyn allan ac yn 
dragywydd. 

Pan y lladdasant Joseph Smithag Hyrum, Davíd Patten. ag 
ainrm ereiil, tybiasant mai hyny ydoedd diwedd ‘Mormoni- 
aeth,’ ei bod wedi cael ei difodi. Benditliier eich heneidiau, 
yn lle bod wedi cael ei difodi, y mae wedi cynnyddu ar y 
ganfed, ac mae genym yn awr fwy o henuriaid yn pregethu yr 
Efengyi ; oes, tua deg waith yn chwaneg nag sydd o bobl yn y 
gynnulleidfa fawr hon‘ y prydnawn hwn, a chredwyf tod rhyw 
saith neu wyth mil y nia heddy w. 

Gallwch feddwl hynyn lled ofer ; ond mae mwy o henuriaid 
yu Lloegr nag sydd o bobl yma heddyw, ac nid yw Lloegr' 
cymmaint a ihalaeth Caerefrog Newydd, lle yr oeddwn i yn 
byw. Hwy a ledaenant ac a gynnyddant o’r amser hwn yn 
mlaen, ae mae ’r gwaith hwn yn rhwym o gynnyddu a lled- 
aenu allan, ac ni all holl uífern ei attal. 

Tybiweh y treiai y Cenedloedd ei osod i lawr, ac i ladd y 
brawd Brigham, a mi, a'r brawd Daniel, a’r Deuddeg Apostol, 
ac mae rhyw 50 neu 60 eorwm o Ddegau a Thriugeiniau 
afedrant daenu y Deyrnas hon ar led .'Wel, bendithier chwi, y 
mae fel yr had mwstard ; gwyudoch ei fod yn o drafferthus 
i w gael allan o’r ardd. Gofidir chwi gauddo, ac ewch a 
dwrdiwch ef oddeutu, ae fcl hyn gwnewch ddeug mil chwaneg 
0 goed mwstard bychain. 

Dymunwn i chwi ddweyd hyn, foneddigion, pan yr eloch i 
waered i’rTalaethau ; canys nid ydym yn cael llythyr-gerbyd 
yn aml iawa, ac am hyny, syrthiwn air yma ac acw, a dymuE- 
wn i bawb gario y newyddion. Nid yn unig myfl, ond y 
Prophwyd Brigham sydd yn siarad yn hollol telly. Credwyf 
y meddj liwch ‘y fath anghenfil o ddyn ydy w. ’ 

Yr ydwyf wedi caeî fy nghystuddio gan anwydau byth oddiar 


ÜDGOEN SEION 


397 


pan dclychwelais o’r Gogìedd, eithr tewhâwyfohyd. Wid wyf 
yn yfed cwrw, whiskey, rura, nag un rnath o wirod ; eithr 
ceisiwyf yfed yn heiaeth o Ysbryd heddychol Duw, fel y 
byddwyf yn gryfhaol i’m brodyr a’m chwiorydd. 

Am y byd, a’r Unol Dalaethau, a’u gwrthwynebiad, yr hyn 
a alwant yn ymwasgiad allanol, ni hidiwn ond nemawr iawn. 
Mae genym rai mynyddau rliyngom a hwynt, ac ni allant eu 
symud, o herwydd nad oes ganddynt ffydd. 

Y fath derfysg ag sydd yn y Talaethau yr amser presenol, 
ni chly wais erioed o’r blaen am ei fath ; am ‘ Formoniaeth,’ j 
lawr a * Mormoniaeth.' Mr. Llywydd, anfonwch y milwyr i 
fyny, a gosodwch y ‘ Mormoniaid ’ yna mewn ẅefn ! 

Foneddigion, [meddai ef wrth y dyeithriaid] a welsoch chwi 
erioed rhyw un allan o drefn yma ? A welsoeh chwi rhyw un 
yn feddw ? Na welsoch, oddieithr i chwi weled eicli hunain. 
Ni wetais yr un yn feddw, naddo, ddim ar y 4ydd o Orphenaf. 
Ni welais ddyn meddw yn yr heolydd, lawer llai meny w feddw. 
Un rheswm dros hyn, feallai, ydyw o herwydd nad oes genym 
wirod, a chaniataed Duw na chaffom lawer. 

Ni welwch lawer o bohl ar hyd ein hystrydoedd ni yn gwario 
ymaith eu hamser. Boreu foru, fe ddichon y gwelwch ychydig 
bobl wedi dyfod o’r wlad i ofyn ychydig gynghor ; eitlir wedi 
hyny ni welwcli ddyn yn yr heolydd, oddieithr rhai a fýddont 
yn myned at neu yn dyfed oddiwrth eu gwaith ; canys y maent 
oll yn galed wrth eu gwaith yn torri eu yd, dwfrhau eu gwen- 
ith, ac y n hol eu coed o’r cymau. 

Y Duw I-Iollalluog a fendithio y hobl hyn, ddywedaf i, ac a 
gynnyddo eu ffydd a’u nherth, fel y cynnyddont ac yramlhii- 
ont A chynnydded Duw yr ‘ had mwstard,’ a’i achosi yn fuan 
i lanw y ddaear. 

Yr Arglwydd ein Duw ni a fendithio y gwenyn yn nghwch 
Deseret, a dadwreiddio allan y droaiaid ; cnnys gwDant ddim 
ond bwyta y mel allan, tra y byddo y gwenyn yn myned allan 
i’w gasglu i mewn. 

Wel, foueddigion. cyfrifwu fod genym y enydau goren a 
gawsom erioed, a’r goreu ag sydd yn y byd, a’r Arglwydd ein 
Duw nj afendithiodd y tir er ein mwyn. 

Cawsom newyn y flwyddyn ddiweddaf ; eithr buom byw 
trwyddi, ac yr ydym yn awr yn myned i weithio i roi heibio 


■m 


UHGOItN SUION. 


oin ŷ-i, ac yn adeilada ystordai i’w ystorio ymaith ; a gwnawn 
'li-l yn unig ystorio y/naith yd, otui pethau ereill a gadwant : 
itc fe dclaw ydydd p.ui y bydd genych chwi (ddyeithriaidj ddy- 
fod atom ni am íara i’w fwyta ; a nyni a fyddwn eichhiaeh- 
awdwyr, yma, ar Fynydd Seion. Ni chredweh layny yn awr ; 
cáthr arhoswch ennyd fychan, a chwi a welwch y daw i ben. 

tìorfoleddodd lluoedd o bobl yr Unol Dalaethau pan ddygwyd 
ni i lawr at damaid o fara, ac eiu gorfodwyd i’w cstyn y uaill 
i’r Ila.ll, er mwyu byw. Mi osadais i fy nheulu ar ddogneddan 
bỳr, er cael petit i gyfranu i ereill, ac felly y gwnaeth y brawd 
Brigliam ac amry w ereill, ac ar yr un pryd yr oedd ein gelynion 
a’r offeiriaid yn eu pwlpudau yu moli Duw am i ni gae) 
amseroedd celid, gyda tlirwbl a thrafiferth. 

îfi fuotn erioed yn ein byw mor ddedwydd ag oeddem yr 
amser hwnw, ac ni chawsom way w bola trwy fwyta gormod ; 
ond yr oe idem yn ddiwydmewngwasanaetliu Duw, a dynay 
rheswm ein bod yn dyfod mor gorffog eleni. Y flíwyddyn 
ddiweddafnid oedd genym ddigon ; ond elenî maegenym ddigon, 
a bwriadwn ei ystorio lieibio; gwenith a phob peth arall a 
geidw. 

Yr wyf yn dweyd wrth y boneddigion hyn pt? beth a 
fwriadwn wneuthur. fel y gallout gario y newyddioa i’r 
Talaethau, 

Foueddigesau, nid ydym am i chwi flino eich gwyr am 
sidauau a satinau a boneti gwyeh, ond ewcli i weithio, a 
gwnewch eichdillad eich hunain, ac osgwnewch hyny, gwnewcb 
y goreu a wnaethocli erioed yn eich bywydau ; mae hyn cyn 
wired ag i Dduw lefaru erioed trwy ei brophwydi ; daeth yr 
amser i ni rhoi heibio ein ystorau. 

A ddilyna y byd ein esiampl ? Na wnant ; ac os gwna wn ni 
ein dyledswydd, pwy a hidia pa un a wnant ai peidio. Hwy 
a ddeuant gyda eu bonetau. eu dillad gwych, a’u geman, a 
bydd dda ganddynt gael gweitliio i ni atri eu bwyd. 

Chwi a ddywedwch hyna yn y Talaethau, foneddigion, oni 
wnewcli chwi ? Pa un a wnewcli ai peidio, hwy a gant ddesll 
atu dano ; lcyhoeddant yn agos pob peth a ddywedwn, ac fe 
gyhoeddir liyn. 

Yr ydyrn ni yn bobl, yma yn nyflfrynoedd y Mynyddoedd, 
aj a gasheir, a dorwyd i fynu, ac a yrwyd am eu crefydd, hyd 


WDOOBN 8EIOH 


399 


omd ydym wedi eynnefìno â’r driniaeth. Dywed y brawd 
Brigham wrthych iddo ef gael ei yru ;bum waitb, ac felly y 
cefais innau, a phob peth a feddwn wedi cael ei ddwyn oddi 
urnaf ; ond etto, mae genyf ddigon i fwyta ac yfed, a digon o 
bob peth, ac felly mae genycli chwitliau, a fy ngweddi yr holl 
amser ydyw, Duw a’ch bendithio. 

litioddwch heibio eich hystorau, a chymerweh eieli sidanau 
a'eb petiiau gwych, a newidiwch hwynt aiu ŷd. a’r cyfryw 
bethau a aughenoch, ac fe ddaw' yr amser pan ein gorfodir i 
amddibynu ar einhadnawddau ein hunain; canys nid yw yr 
amser yn mhell pan y gollyngir y llen i lawr rhyngom a’r 
Unol Daiaethau, 

Pan ddelo yr amser hwnw, frodyr a chwiorydd, chwi a 
ddymunwch pe byddech wedi dechreu yn gynti wneud eich 
dillad eich hunain. Dywedwyf wrthych fod Duw yn gofyn i 
ni fyned i mewn i waith cartrefol, ac addoedwch y peth cyhyd 

a mynoch, bydd rhaid i chwi ddyfod atto. 

Chwi a welwch y dydd hefyd pan y dymunwch pe bvddech 
wedi rhoi heibio eicli ŷd, os na wnewch hyny yn awr ; oblegid 
chwi a welwch y dydd, os na ofalwch am y bendithion a rodd- 
odd Duw i chwi, y deuwch yn weision, megis ag y daw y byd. 

Dywedasom hyn wrthych o’r blaen; annogwyd chwi flwydd- 
yn ar olblwyddyn, i ddarpara am amseroedd eelid: dywedwyd 
hyn wrthych yn ddigon aml. Yr ydym wedi dweyd wrthyeh 
mai pan y daw amseroedd celid etto, ni chewch y fraint o 
gael ymborth wedi ei estyn i chwi yn rhad ; ond chwi a gewch 
dalu arn yr oll a gaffoch : fe ddaw hyn i ben. 

Tybiwyf fod llawer na chredant hyn: i’r cyfrai y mae megis 
tôn a dery ar y glust, a dry ymaith ac a anghoflr 

Profafi ehwi y gosodaf fy ffÿdd gyda’m gweithredoedd, a 
gosod lieibio vstorau i’m teulu, ac i’ra cyfeillion agydynt yn yr 
Unol Dalaethau a myfi a fyddaf iddynt megis ag oedd Joseph 
iT bobl yn nhir vr Aifft. Bydd pob dyn a menyw yn iachaw 
dwr, os gwnant fel y dywedwyf, Gallwch ysgrifenu hyn ar 
lawr, a’i ddanfon i’r Talaetliau ; canys fe’i cyhoeddir. 

Cymraered edifeirwch le yn eicli mysg, lle y mae yn angen- 
rheidioi, a clmffed ymddiried, diwydrwydd yn nghyflawniaif 
dyie<i.-,wydd. a gostyngeiddrwydd fod yn amlwg yn eich byw 
ydau : cadwch orehymynion Duw : byddwch ddarostyngedig i 
awdurdod Duw, ac achubwch eich hunain yr holl amser, a’r 
Arglwydd ein Dbw a ymbleserayn eich gwneuthur fel Joseph 

ëy Y ti awr, pe byddai personau yn dyfod o’r hen wlad, o 
wledydd tramor pellenig, oni theimlech yn gysurus pe byddai 
genych ddigon i’wporthu ag ef pan y deuaut? 


400 


ÜDGOBN SBION 


Pwysa y pethau hyn yn drwm ar fy meddwl i, ac maent wedi 
gwneuthur felly e’rs peth amser. Ỳchydig iawu yw y rliai 
sydd ag ŷd gweddilliol. Y mae cryn lawer yn ystordy y Deg 
wm, ac mae ycliydig bersonau sydd a pheth ar lawjeithrnid 
oes ílawer yn y wlad, oddieithr ein cnwd presenol, Gwedda i 
ni fod yn arbedoe, a darparu am yr amser i ddyfod. 

Fe ddaw y dydd pan y daw pobl yr Unol Dalaethau a’u pac 
iau yn eu breichiau, yn dyfod attom am fara i fwyta. 

Mae pob Prophwyd wedi Uefaru am hyn o oesau cynnar y 
byd. Eisioes dechreuwn weled clefyd, gofld, marwolaeth, new 
yn, a haiut ac mae ychwaneg etto yn aros cenedloedd y drygion 
us a’r annuwiol. 

Dy wed yr Iesu, Pan y clywoch am y pethau hyn mewn eenedl 
oedd pellenig— dinystr ac anghyfanedd dra, y pryd hwnw y 
gallwch edrych am fy nyfodiad I, a gwybod ei fod yn agos wrth 
law Mewn perthynas i’r byd, ein gelynion, eu milwriaetli, a'n 
llywodraethwyr, ni othwyf hwynt, ac ni wnaethum erioed. 

Os gwnewch yn iawu, cadw gorchymynion Duw, gallaf ddweyd 
gyda yr holl weddeidd-dra ag y dy wed unrhy w ddyn, prophwyd, 
neu apostol erioed, ni chewch anghenu byth am fwyd, dillad, 
tai.neu diroedd, ac ni allun gallu ar y ddaear eich niweidio. 
Nid oes un gailu a gaiff attal ein llwyddiant; canys uyni a 
gynnyddwn, tra yr â pob gallu arall ar y ddaear ag sydd yn 
wrthwyneboí i’r gwaith hwn a’n Duw ni, i lawr. Myfi a’i 
gwn. Amen. 


YCHWANEG O ADDEWIDION, &e. 


Pan ar fyned i’r Wasg cawsom yr ychydig enwau canlynol, o 
Gaerdyf, y rbai, hyd yn hyn, eyddar y blaen. 



£ 

8 

d 


£ 

s 

d 

Dyg. mln.fotd. 394) 28 

13 

6 

Dyger yn mlaen 

42 

17 

0 

Samuel Shepton 

5 

0 

0 

Evan A. Lewis 

2 

4 

0 

Samuel Evans 

2 

0 

0 

Thomas Rees 

2 

0 

0 

Alfred Edwards 

3 

0 

0 

Samuel Seviors 

2 

0 

0 

John Evans 

2 

0 

0 

Rees Jenlrins 

1 

12 

6 

Jolin A. Lewis 

2 

3 

6 

Jacob Thomas 

1 

10 

0 

Dygerdrosodd 

42 

17 

0 

Cyfanswm £6a 

3 

6 


C Y N N W 

Y 8 I A I) . 




Yêhryri jrr Amscrau...... 



385 

GolygTíJrìiaeth — CyfraMJndan tìtc. 


Prnphuyri yn Israel ... 



380 

Enwau. Addewidion.&r^ 



393 

Newyënion AmericanHirld.*.. 

.. 

388 

Dyegeidiaeth H. C. Ríuihal.. 


m 


AHOBAITWYfl A CUY0OEDDWYD GAN D. DANIHLS, ABBBTAWY. 


IIDGORN SEION, 

#cren u &äíht 


ÜHIF. 26.] SHAGFYE 26, 1857. [Ctf. X. 


CYHOEDBIAD Y ILYWYDD BEIGHAM YOÜNG. 


(O’r New Y ork Wteldy Seraìd.') 

Disastdbion ÜTAH—Yr ydym yn -warclieiiedig gan nerth 
gelymaethus, y rhai yn amlwg ydynt yn ymosod arnom er 
cyflawni ein dymchweüad a’n dinystr. Am y pam mlynedd 
ar ugain diweddaf yr ydym wedi ymddìried swyddogaeth y 
Llywodraeth, o gwnstebli ac ynadon byd farmryr, Eheolwyr 
a Llywyddion, ddim ond i gael efn dirtnygu, eiu dal mewn- 
gwawd, ein sarhau a’n bradychu. Ein tai a ysbeilìwyd, ac yna 
a losgwyd.ein maesydd a ddiffaethwyd, ein prif wŷr a gigydd- 
iwyd tra o dan ffydd arlwol y Llywodraeth am eu diogelwcli, 
a’n teuluoedcl a yrwyd o’u cartrefau i gaffael y gwasgod hwnw 
yn yr anialwch diflàeth a’r amddiffyniad hwnw yn mhiith 
anwariaid rhyfelgar a omeddwyd iddynt yn nhrig-leoedd ym- 
ffroîtgar Cristianogaeth a gwareidd-dra. 

Sicrha ffuif lywodraeth ein gwlad gyffredm i ni yr oll a oiyn 
wk yn awr neu a honasom erioed. Os oedd yr iawnderau 
ffarf Jywodraethol a berthynent i ni megis dinasyddion Americ 
aneidd yn estynedig i Utah, yn olyr ysbryd a’r ystyr 0 honi, 
ac yn cael eu gweinyddu yn deg ac anmldeidiol, yr cll ydy w a 
allem ofyn— yr oll a ofynasom erioed. 

Eiu gwrthwynebwyr ydynt wedi buddioli eu hunain or 
rhagfarn a íodola yn ein berbyn, o herwydd ein ffydd grefyddol, 
i ddanfon allat la adwythig i gyflawni ein dinystr. Ni chawsom 
un fraint ns chyfleustra o amddiffyn ein huoain oddiwrth y 
tr. PrK > Ŵ 


402 


C3Ö0SS 8EÍOS 


gwaradwyädiadau yfl ein herbyn o fiaen y genedl. Nì ym» 
ddarostyngodd y Älywodra.eth i achosí cynghrair ymholiadol 
neu berson arall i gael ei anfon i holi i mewn a deall y gwir; 
fel y mae yn aríerol yn y fath achosion. Gwyddotn fod y 
gwaradwyddiadau hyn yn anwir; eithr ni lesola hyny nyui un 
dim. Condemnir ní heb eiu gwrando, a gorfodir ni i eithafedd 
gyda therfysg-lu arfog cyfiogedig, y rhai a ddanfonwyd i’n 
herbyn wrth gymhelliadau o eiddo llythyr ysgrifwyr dienw 
a gywilyddiant ymdadogi yr anwireddau gwael, enllibus a 
roddasant i’r cyhoedd— o eiddo swyddogach llygredig, yrhai 
a ddygasant gyhuddiadau gau i’n herbyn i ymwasgodu ya eu 
gwaradwydd eu hunaiu, ac o eiddo offeiriaid cyflogedig a gol- 
ygyddion udawl, y rhai a werthant y gwirionedd cr mwya budr 
elw aflan. 

Mae yr eithafedd a orfodwyd fel hyn arnom yn ein g®rfodi i 
droi at y gyfraith íawr gyntaf o hunan-gadwraeth, a sefyll yn 
amddiffyniad ein hunain— iawnder a sicrheir i ni gan anian 
sefydliadau ein gwlad, ac ar ba rhai mae y Llywodraeth yn 
sefydledig. Ein dyledswydd atom ein hunain, ein teulueedd, 
a’n gofyna i beidio ymostwng yn ddof i gael ein gyru a’n Uadd, 
heb gynnyg i gadw ein hunain. Ein dyledswydd i’n gwlad 
ein crefydd santaidd, ein Duw, i ryddid a chariad, a ofyna i ni 
'beidio a seíyll yn esmwyth a gweled y llyfetheiriau hyny yn 
gweithio o’n hamgylch ag ydynt amcanol i’n caetliiwo a’n dwyn 
yn ddarostyngedig i dra-arglwyddiaeth milwriaeth anghyfreith- 
lon, o’r fath ag na allant darddu mewn gwlad neu gyfraith 
ffurf lywodraethol ; ond o draws feddiant, trais, agormes. 

Am hyny, myfi. Brigham Young, Llywydd ac Arolygydd 
Trafodiaethau Iadiaidd dros Diriogaeth Utah, yn enw pobl yr 
Unol Dalaethau, yn Nhiriogaeth Utali, ydwyf yn gwahardd, 

Yn nghyntaf— Pob nerthoedd arfog rliag dyfod i mewn i’r 
Diriogaeth hon, o dan unrhyw esgus modd bynag. 

Yn ail — Eod i’r holl nertlioedd arfog yn y Diriogaeth a enwyd 
ddal eu lmnain yn barod i gamru ar fynyd o rliybudd i yru 
yn ol unrhyw a’r oll o’r fatli warcheuaetli. 

Yn drydedd — Cyfraitli fiiwrol, trwyhyuyma, a gyhoeddir i 
fodoli yn y Diriogaeth hon, o ac ar ol mynegiad y cylioeddiad 
hwn; ac ni chaniateir i un person fyned neu adfyned i mewn 
neu trwy, neu o’r Diriogaefch hon, hcb ganiafcad oddiwrth yr 
iawn swyddog. 

Ehoddwyd o dan fy llaw a’m sel. yn Ninas y Liyn Haien 
Mawr, Tiriogaeth Utah, y bymtiiegfed ddydd hwn o Fedi, A. 
D., deunaw cant a dau ar bymtheg a deugain. ac o anymddibyn- 
í-i'-tií Unol Daiaethau yr Americ y bedwerydd ugain adwy. 


Bhjoiiaju Yociic. 


UDGORN SEION 


<93 


ADIDEWI D IO N. 


Dyger o tud. 4oo £52 
Cangen Llanetli : — 

Hugh John 
William Trehara 
William Williams 
John Morgans . . 

Thomas D 0 

JolmThomas .. ••• 0 

John John 0 

Henry Williams ■•• 0 
John Wilkins . . . . 0 

John Harri 0 

William Lewis . . . . 0 
Richard Treharn . . 0 
David Treharn (mab) 0 
William Treharn „ 
Hugli Dafydd 
Thomas Morris 
William Bowen 
David Roberts 
John Longhurst 
Jolm Thomas 
John John, jun. 

Morgan William 
Morgan Jolm 
Ann Coolough 
Ann Harris 
R— W— 

A — W — 

Mary Michael 
Mary Davies 
L — M — 

Ann Evans 
Martha Thomas 
E!izal)eth Evans 
Rachel ílughes 
Ann Hughes 
Sarah Hughes 
A — J— 

Ann Longhurst 
Wainebaglẃn : — 
Thomas Morgans 
Elizabet]i Morgans 
William Rees- 
Thomas Griífiths 
Dyger drosodd 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

© 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


10 

5 

5 

0 

10 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

2 

2 

2 

5 

5 

2 

3 

5 

2 

1 

5 

5 

0 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

5 

1 


0 

0 

0 

0 

£64 " 


6 Dyger yn mlaen 
David Williams 
0 JaneAmos 
0 Susana Lewis 
0 Pontnewydd : — 

0 DavidHughes 
0 David Evans 
0 Joseph Treharn 
0 Riehard Jones 
0 John Evans 
0 Vangcdch : — 

0 William Williams 
0 David Owens 
6 Mary Hughes 
6 Pontyberem : — 

6 Davil Williams 
0 Thomas Wihiams 
0 Margaret Williams 
0 Cwmaman : — 

0 JohnEvans 
0 Edward Jones 
0 Jane Jones 
0 Thomas Bowen 
0 James Phillips 

0 LJandebie :— 

0 Thomas Thomas 
0 Elizabeth Williams 
0 Jemima Davies 
0 Jane Davies 
0 Cangen Cyfing : — 

0 Esther Williams 
0 George Morgau 
0 Alfred Thomas 
6 Griffith Williaras 
0 LewisLewis 
6 Canyen Abertawy 
0 Erancis Willianas 
0 David Lewis 
0 John Lowis 
0 David Jones 
Jane Lloyd 
0 Henry Allen 
0 Susan Allen 
0 Richarfì Broolts 
0 William Broofcs 
0 Dyger drosodd 


£64 11 0 
0 2 6 
0 2 0 
0 2 0 

0 2 0 
0 15 0 
0 10 0 
0 5 0 

0 2 6 

0 5 0 
0 10 0 
0 7 0 

0 5 0 
0 10 0 
0 10 0 

0 2 6 
0 2 6 
0 1 6 
0 5 0 
0 1 0 

0 5 0 

0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 

0 10 0 
0 10 0 
0 2 6 

0 5 0 

1 0 0 

0 10 0 
I 0 0 

0 6 0 
1 0 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 2« 
0 5 0 

0 1 6 
£75 19 0 


404 


UDGOBN SEION 


Dyger yn mlaen 

£75 19 

0 RDyger yn mlaen £95 18 

6 

Henrietta Dyer 

0 3 

0 Henry rarry 

0 

2 

0 

Ann Cutcliff 

0 0 

6 Samuel Stenbridge 

0 

6 

0 

Agnes Cntcliff 

0 0 

6 T. R. W . 

0 

10 

0 

Jtary Dyer 

0 1 

0 J, D . 

0 

10 

0 

Jobn Davies 

0 3 

0 Rnth BayUss 

0 

5 

0 

Catlirine Davies 

0 2 

6 Thomas Mason 

0 

5 

0 

Elizabeth Dee 

0 2 

6 j. w . 

0 

10 

0 

Emma Hughes 

0 2 

0 David Morgan 

0 

10 

0 

Ystradguulais : — 


Mary Morgan 

0 

10 

0 

Anne Jonea 

1 0 

0 I.eah Thomas 

0 

5 

0 

William Davies 

0 5 

0 Sarah Vaughan 

0 

1 

0 

Morgan Davies 

0 5 

0 Isaiah Thomas 

1 

0 

0 

William Thomas 

0 2 

0 Eymni 




Dávid Jones, Hen. 

0 4 

o George P. Adams, 

1 

0 

0 

Koderick Williama 

0 2 

0 John Price 

1 

0 

0 

David Jones 

0 1 

6 Edward Humpbreys 

1 

0 

0 

Älliwen ; Jas.Dovies 

0 l 

0 Evan PhUlips 

1 

0 

0 

John H. Davies 

0 10 

0 William Lewis 

1 

0 

0 

David Morgan 

0 2 

0 David Owen 

1 

0 

0 

John S. Morgans 

0 5 

0 James Edwards 

1 

0 

0 

David S. Morgana 

0 10 

0 Rees Price 

0 

12 

0 

Daniel Williams 

0 1 

0 Thomas Iîees 

0 

2 

6 

'fredegar : — 


John Eees 

0 

2 

6 

Joseph CoUedge 

1 0 

0 E, Morgan 

0 

5 

0 

Elizabeth Colledge 

0 2 

6 H. Richard 

0 

5 

0 

Benjamin Evans 

1 0 

0 Elizabeth Sansom 

0 

9 

6 

Michael Yaughan 

0 10 

0 John N. Evans 

0 

1 

0 

Thomas Williams laf2 0 

0 Jolm D. Evans 

0 

1 

0 

James Abrams 

1 0 

0 Wm Powell, Cwmbachl 

0 

0 

Martha Abrams 

1 0 

0 Morgan Vaughan 

0 

5 

0 

Jobn Grifflths 

J 0 

0 John Davies 

0 

5 

0 

James Carter 

0 10 

0 David Vaughan 

0 

5 

0 

John Goold 

1 10 

0 Wm. Thomas 

0 

5 

0 

Dan Nicholas 

1 0 

0 Thomas Davies 

0 

2 

0 

Mary Nicholas 

0 1 

0 Wm. Williams 

0 

2 

6 

Margaret Ward 

0 10 

0 David M. Jones 

0 10 

0 

WiUiam Brittain 

O 5 

0 John T. Llewelyn 

1 

0 

0 

John Mears 

O 5 

0 Mariah Vaughaa 

0 

1 

0 

Joel Mears 

0 1 

0 Margaret Llewelyn 

0 

0 

6 

Martba Davies 

0 5 

0 Sarah Eees 

0 

0 

6 

Joshna Corsey 

1 0 

0 HarrietLewis 

0 

1 

0 

Thomas Jones 

1 0 

0 Eleanor Jonee 

0 

1 

0 

Anne Jones 

0 5 

o John Pritchard 

0 

2 

0 

Isaac Humphrcy 

l 0 

0 Áleraman : — 




8arah Humphrey 

o r, 

0 Lewis Lewis 

0 

10 

0 

SarahA. Humphrey 

0 2 

6 James Grear 

0 

10 

0 

William Parry 

o a 

0 Jenhin Williams 

1 

0 

_0 

Dyger drosodd £95 18 

6 Dyger drosodd £115 

"i 

0 


UDGORN' SEION 


m 


Dyger yn inlaen £115 4 
lîiehard Picre <> 5 


David D. Joncs 

0 

5 

David llees 

0 

10 

Thomas Rees 

0 

10 

William Leyshon 

0 

4 

Wm. Williams 

0 

5 

Jenkin Edwards 

0 

5 

John James 

0 

2 

Dánicl Griffiths 

0 

5 

David Llywelyn 

0 

5 

John Jones 

0 

10 

John I)avies 

0 

2 

John Davies 

0 

10 

Charlotte Jones 

0 

1 

Ann I.eigl 

0 

2 

Mountain Ash : — 

.Tohn Morley 

1 

0 

Thomas Bullock 

1 

0 

Thomas Burchell 

0 

10 

Morgan Williams 

0 

10 

James Peard 

0 

5 

George Sheppard 

0 

10 

John Jenkin 

0 

10 

William Edwards 

0 

5 

Thomas Eynon 

0 

10 

Aberdar.— J. Boden 0 18 

Thomas Idewellyn 

0 

5 

William Williams 

0 

5 

John Pleyd 

0 

5 

William' Samuel 

1 

0 

William Griffiths 

1 

0 

Walter Bowen 

1 

0 

Timothy Crawley 

1 

0 

Lewis A. 

1 

0 

David Davies 

0 

ô 

John Williams 

0 

10 

David Williams 

0 

10 

Williatn Sìms 

0 

3 

Sarah Sims 

0 

3 

0 

Lewis Jones 

0 

SarahJane Sims 

0 

2 

Alíred Sîms 

0 

2 

Margaret Powell 

0 

1 

Elizabeih Reese 

0 

0 

‘Lofince’ Reese 

0 

0 

Cilha: — 

Thomas Phillps 

1 

O 

Dyger drosodd 

£133 

8 


o Dyger yn ralaen j£133 
0 David J ohn 0 

0 Dinah James 0 

0 Mary Richards 0 

0 Elmbeth Harries ü 

0 William Richards, len, 6 
0 Caerynarfon 
0 John Davies 
G John Thomas 
0 Mrs. Jane Thomas 
0 'Wjlliám Thomas 
0 Miss Jane Thomas 
0 Evan Jones 
0 Elíis Owen 
0 Sarah Thomas 
6 JaneJones 
Catherine Jones 
0 Anne Lloyd 
0 Mary Williams 
0 Jane Roberts 
0 Llandudno: — 

0 William Ajax 
0 John Roherts 
0 Edward Parry, Hynaf 0 
0 Edward Parry,Ieu. 

0 Peter Hughes 
0 Thomas Jones 
0 John Jones 
0 Jane Parry 
0 Anne Jones 
0 Mary Davies 
0 Margaret Evans 
0 Tenhy : — 

0 Williani Grifflths 
0 Elizabeth Griffiths 
0 Joshua Richards 
0 Sarah Riehards 
0 Thomas Noot 
0 Mary Williams 
0 Mary Ann Morgans 
6 Eliza Griffiths 
0 Harriet Clark 
0 Mary Morgans 
0 Hannah Davis 
6 Steperside ; — 

6 Charles Rees 
Thomaa Phillips 
o William Griffiths . 

Dygerdrosodd £142 


fi 

0 

0 

6 

0 

0 


2 G 

0 ö 

1 0 

0 <3 
0 6 
2 6 

1 0 
0 6 
0 6 
1 0 
1 0 
0 6 
0 6 

10 0 
5 0 
2 0 
10 0 
5 0 
5 0 
5 0 

2 0 
2 0 
0 6 

3 0 

8 0 
2 0 
10 0 
5 0 

2 ö 
0 0 

11 0 
5 0 
2 6 

3 o 
1 0 

12 o 
12 o 
S o 
16 0 


<800 


UDGORN SEIoN 


Dygcr yn mlaen £142 16 o Dygeryu mìaen.£144 1!) o 
Haverfordwe3t : — Abergele:— 


John Griffìths 

0 

5 

o Evan Jones 

0 

5 

0 

Neiland : — 



Rice Wiliams 

0 

5 

0 

G eorge Hewlett 

0 

1 

o Michael Parry 

0 

5 

0 

Eishguard : — 



Wlliam Conway 

0 

10 

0 

Martha Jenkius 

0 

1 

6 Robert Conway 

0 

2 

6 

Sutton ; — 



Joseph Parry 

0 

2 

6 

Abigail Roberts 

0 

1 

o Leah Williams 

0 

1 

0 

George Twiggs 

o 

2 

6 Eleanor C. Edwards 

0 

2 

6 

Margaret Howells 

0 

2 

6 Edward Williams 

0 

1 

0 

John Summers 

0 

1 

o Newmarfcet:— 




Dinbych:— 



Hugh Evans 

0 

5 

0 

Edward Lloyd 

0 

5 

0 Phebi Evans 

0 

1 

0 

Margaret Lloyd. 

0 

1 

o Robert Parry 

0 

2 

0 

Anne Wiliiams 

0 

2 

o David Jones 

0 

10- 

0 

Ruthin: — 



Thomas Williams 

0 

10 

0 

Elizabeth Williams 

0 

3 

0 Elizabeth Williams 

0 

10 

0 

Elis Willams 

0 

2 

6 Joseph Evans 

0 

1 

0 

Jane William8 

0 

1 

o Robert Parry 

0 

1 

0 

Un sydd am y gwaith o 

14 

o Un sy’n caru y gwaith 1 

5 

0 


Dyger dro3odd £144 19 o ©yfanswm £149 18 6 


l T DGORN SEION, 

NEÜ 

Sercn p gamt. 


DYDD SADWRN, RHAGFYR 26, 1857. 

Tehfíniadol. — Ein llafur golygyddol sydd yn terfynu gyday 
rliifyn hwn, a’n llywyddiaeth gyda therfyn y flwyddyn fyth- 
gofadwy hon, yn mha un y dechreuodd gweithrediadau uuioa- 
gyrehol er anymddibyniaeth Teyrnas Dduw ar y ddaear. 

Ar ol pum mlynedd o lafur pieserus ac o galon gyda y Saint 
a'n cyd geuedl, caniatawyd i ni ddymuniad ein calon, sef y 
fraint o ddychwelyd adref at weision a Saint Duw, a’n teulu 
anwyl yn Seion, Hyderwn fod y Saint wediymfoddloni yn a 
cliael eti bcnditliio trwy ein liafur, ac y cawn fudd eu gweddiau 
effeithiol er dychwelyd adref yn ddiogel. Ni amddibyna waith 
Duw ar allu dynol ara Iwyddiant— Duw sydd yn ei lwyddo 
yn rliyíeddol. Ni waeth pa mor wae! yr offeryrian, os byddant 
ostyngedig, ufydd, ac ystwyth Tybia riiai mai o herwyddmyn- 


ÜDGORN SEION 


407 


ediad yr Hemiriaid Americanaidd oddiyma, y dyoddefa y Saint 

0 eisieu bugeiliaid i’w hyfforddi a’u porthi: nid felly. Mae 
yma frodyr cartrefol a brofwyd trwy lawer o amgylchiadau 
cyfyng, ac a fuont ffyddlon bob amser. Meddianant ffydd, 
doethineb, prodad, a medrusrwydd; mae tln Ysbryd Duw yn 
ymlosgi o’u mewn, a’u mynwesau yn ymchwyddo gan awydd 

1 gynnyddu teyrnas Dduw. Rhai o’r fath hyn a ddewisir i 
lywyddu y Cynnadleddau Cymreig y fiwyddyn ddyfodol. Medd- 
ianant yr un Offeiriadaeth, yr un Ysbryd Glan, a’r an gwirion- 
edd a’u rhagflaenwyr. Fel dynion, mae ganddynt yr un 
cynneddfau, a’r rhai hyny yr un mor gryfed, cyn belled ag y 
gwyddom ni, ac ni allwn ni weled pa beth a ddiffygia y Saint, 
os byddant ufydd ac ystwyth yn nwylaw y brodyr hyn. 

Yn gymmaint ag yr edrycha y brodyr cartrefol llywyddol yn 
fanwl ar ol goleunì ac ysgogiadau y S*ren yn Lerpwll, a 
thaenu yr unrhyw, ynghyd a phob pelydr oddiwrth Haul y 
Cyfiawnder yn y gorllewin, a chanddynt udganiad Udgorn 
Seion yn wythnosol, hwy a lwyddant deyrnas Dduw wrth fodd 
eu calonau. 

Gyda yr ystyriaethau liyn, teimlwn yn ddiogel i gau ein 
Ilafur, a chyflwyno i’ch sylw ein holynydd teilwng a’i gynghor 
wyr, Benjamin Evans, John Davies, a David John, yn nghyd 
a’r gwahanol Lywyddion, gan ddymuno i fendith Duw eu dilyn 
hwynt, a Saint eu gofal, a dymuno gwaredigaeth fuan i Israel. 
Disgwyliwn rhoi gair byr o fl'arwel, eto, cyn yr ymadawn.— Goi. 

Cye’ea.niauau — Yr addewidioa ydynt yn dangos di-ostynt eu 
hunain pa faint y mae pob un, yn ol ci amgylchiadau, yn 
ymdrechu : cydmarer yr enwau, ac os bydd yn edifar gan ambell 
un nad addawsai gymmaint a’r lleill nad oeddynt well eu ham 
gylchiadau nag yntau, anfoned yma etto, ac ail gyhoeddwn yr 
enw, &c. Mae ambell i genedl ddyn crediniol wedi ac yn 
addàw cyfranu : derbynier rhoddion pawb yn ddiwahan, a ben 
dithier y cyfranwyr, pwy bynnag y hyddant. 

Christmas Box— Y Cynrychioliad blynyddol, y F manciat 
Report chwarterol, y swm o ddegwm a fydd ar law, a Balance 
Sheet y llyfrau, y 31 ain o’r mis hwu. 

-New Year’s Gift— Yr Udgorn yn wythnosol i’r Saint Cyui 
reig, a ‘hen ddwylaw newydd’ i’w ddwyn allan J 


408 


UDGORN SEION 


APPWYNTÎÁDAU 

HENURIAID I LYWYDDU Y CYNNADLRDDAU CYM- 
ÌÌEIG, O IONAWR 1858 . 

DEOS Y GENADIAETH, 

Llywydd— BeDjamin EvaDs. 


John Davies.] Cynghorwyr, [DavidJohn. 


CYJNNADLEDD. LLYWYDD. 

Morganwg Ddwyreiniol JohnDavies, 

Sir Èynwy, Williai» Ajax. 

Caerdyf Edward D. Milès 

-M organwg Orllewinol Thomas Kees 

Ltanelli — David Davies 

Sîr Benfro Edward Burgwyne 

„ Aberteifi . . — John Treharn 

„ Gaerynarfon Thomas Jones 

„ Ddinbych Hugh Evans. 

„ Efliní Edwin Price, 


Bugail dros y Cynnadleddam Goglöddol — Thomas Jones. 

\munir Cynnadleddau SirFynwy a Brycheiniog o dan enwy 
blaenaf. 

Padgorfforir Cynnadleddau Oaerfyrddin a Meirion,a chyfleir 
cu cangenau fel y canlyn : — Caerfyrddin a Salnt Clears yn 
Nghynnadicdd Llanelli. a Brechfa, Pencader, Llnnsawil, Dipas 
iVJowddwy n Blachynlleth yn Nghynnadledd Sir Aerteiíi: 
Harîech a Jfestimog yn Nghynnadledd Sir Gaerynarfon, wrth 
yv hwn enw yr adnabyddir, o hyn allan, Gynnadledd Dyffryn 
Conway a Môn. 

Amddifadir ni o lafur ein fiyddlon frawd, Joseph Griffiths, 
yn y cylch lly wyddol, o herwydd ei afiechyd. 

Ilysbys i Dduw a’i blant ydyw llafuriau celid a díflino y 
Bugail J. E. Jones. Dywedir ycbwaneg am dano ef etto. 


CYNNWYSUD. 


Cyhoeddiad y IJywydd Brigbani Yorni" 461 

Addewidion 40 iJ 

Golygyddiueíb— Terfyniadol — Cyilî-.ji)3chm — CbfiftUiias Box 

N'-w Year'B Gift 405 

/ i:v j:iH..dau 408 


ako:í A rrwYD a criv hoeddwyd gan d. daniecs, abäetÀwt* 


UDGORN SEION, 

NEÜ 

á*mn \i <#aínt. 


Ehif. 1.] 


IONAWR 9, 1858. 


[Cyf. XI. 


YR UDGORN— EI ANERCHIAD. 


Y íiwyddyn 1857 sydd wedi ei rhifo gyda’r mynedol. Ei 
gobeithion, ei hofnau, ei llawenydd a’i gofidiau, ei phoenan a i 
phleserau ydynt wedi darfod, 'ie, dros byth. Coínodydd ang- 
ylaidd y nefoedd sydd wedi cyflwyno un gyfrol arall i r lyfrgell 
nefol— hanesyddiaeth blwyddyn arall o weithredoedd pawb 
byw. Yno y safant mewn Uiw annifianol. ar ddefnyddiau nas 
gellir eu dystry wio, ac nid oes yr un frawddeg o i mew n ond 
gwirionedd digyfnewid. Y rhyfeloedd, y gormes, ac anghyf- 
iawnder cenedloodd tuag at eu gilydd, y balclider, y glod est, 
yr afrad neu’r gwastraff, a gormes breninoedd, pendefigion, a 
llywiawdwyr — y rhagrith, hoced, cybydd-dra, a fíi.id wei 
redoedd arweinyddion deillion, y rhai a enwir yn Bare ìe ^a lon ’ 
Offeiriaid, Pregethwyr, a Golygyddion-pechodau y bobl, ac 
yn neillduol celwti.dau y twyUwyr crefyddol, y rhai a gy- 
hoeddasant yn erbyn y Saint yn ystod y flwyd yn yne 
oll, oll wedi eu cofnodi, i gael ei ddarllen o flaen y wyneb, ac yn 
nghlywedigaeth y cynuUiad mawr yn y dydd ofnadwy ag syd 

W Yn mÎrS, y pryd hwnw, y gaU yr annuwioiion ymguddio 
euhunnin? Ai ni roddasent fydoedd, pe byddai bos.bl, 
am gael un frawddeg wedi ei newid, neu i un gair ° ae 
allan ? Gruddfanau y miloedd tlodion, y rha, a _we,th.ant pan 


gysga ereill, a’r rhai a ddyoddefant eisieu 


bara beunyddiol pan 


mae 


aereui, a rruai » uujru— - „„- moa iPíî. 

ereill yn ymwledda yn foethus-oehene.diau ygrmes.ed 


TTDGORü SEION. 


2 

íg, gofldiau a dyoddefîadau y tlawd, a dagrau y weddw a’r am- 
ddifad— a esgyuasant fry ; aethant i fyny o flaen gorsedd barn 
— aethant i mewn i glustiau Duw Israel, yn erbyn drygioni 
mewn lleoedd uchel, ac y mae eneidiau y rhai a laddwyd am 
dystiolaeth Iesu yn uno mewn unlief gyfifredinol am ddial ar y 
ddaear. 

Ar y llaw arall, bydd amynedd, diwydrwydd, dyfal-barhad, 
rhínweddau, dyoddefgarwch, llarieidd dra, cymwynasgarwch , 
elusengarwch, gostyngeiddrwydd, hirymaros, sel, a ffydd gweis- 
ion a Saint y Goruehaf Dduw, yn sefyll fel cynnifer o dystebau 
coffadwriaethol yn y dydd hwnw, pan y dywedir — “ Deuwch 
chwi fendigedigion,” &c. 

Dedwyddyw yr hwn all ddywedyd fod y cofnodiado’r myn- 
edol, cyn belleiag y perthyn iddo ef, yn darllen fel y dymunai 
iddo ddarllea Pwy all edrych yn ol ar ei hanes, a dywcdyd 
— “ Y mao yn darllen fel yr ewyllysiwn iddi ddarllen pe cawn 
fyned dros yr amser hwnw etto ?” Pwy, hyd y nod yn mhlith 
y rhai a ewyllysiant wneuthur daioni, a chwiliocofnodiad 1857, 
liaell wrth linell, a brawddeg wrth frawddeg, o barthed i’w 
gweithredoedd eu hunain, heb ddymuno i un frawddeg ddar- 
llen yn wahanol ? Meddyliwa y byddai yn dda genym oll i 
gael prawflen o’n cofnodiad i ddiwygio y gwallau. Ond, 0 ! y 
mae hyny yn anmhosibl — mae’r mynedol wedi myned heibio, 
ac ni ddychwel mwy, a’r — 

“Hyna ysgrifenwyd, a ysgrifenwyd.” 

Er hyny y mae un peth yn aros i ni i’w wneuthur, ac hyny 
yw, gadawn i 1858, a phob blwyddyn arall a ddaw i’n rhan, i 
gael eu treulio, fel ag y bydd ein lianes yn darllen yn ol dym- 
iad ein calonau. Yn fyr, gadawn i’r dyfodol fod yn welliantar 
y mynedol, felpan ddiweddir cyfrol ein bywyd na fydd achos i 
ni gywilyddio pan agorir ar dudalen 1858, ac hyny hyd y 

DIWEDD. 

Y flwyddyn 1857 a esgorodd ar gyflawnder o arwyddion yr 
amscrau, y rhai sydd yn ddigon eglur i ddeillion i’w canfod, a’r 
rhai hofyd sydd wedi achosi i ddoethion a chyfoethogion daear 
i ddychrynu, i'e, Uanwyd pob calon ag arswyd ac ofn ; ond i’r 
Saint flyddlon nid ydynt ond cynifer o brofion o wirionedd y 
prophwydoliaethau a gly wsant gan anfonedigion Duw, pan oedd 


ÜDGORN SEtOtí. 


3 


«offeiriaid cyflogedig sectyddiaeth yn crochfloeddio “ heddwch, 
heddwch.” Ond hysbys i weision Duw yn y blynyddau liyny 
eedd, nad oedd yr heddwch hwnw atngen tawelwch twyllodrus 
o flaen ystorom ddyohrynllyd— canfyddent gleddyf d'ial yn yui- 
hongian uwchben cenedloedd lawer. Canfyddent swmwl du yn 
cyfodi fei cledr llaw gwr, ac jjyn fuan ymgasglodd cymylau 
duon rhyfel, gan roddi golygfeydd bygythiol ofuadwy— rhuad- 
au’r magnelau a ddyehrynasant bawb o bell, ac erbyn Iteddyw 
nid oes ond rhyfeloedd a darogan ara danynt trwy’r ltoll fyd 
o’r bron 

Mae dechreu y flwyddyn 1858 wedi ymwthio i fewn, a diau 
yr Itynodir hi gan gyfnewidiadau pwysig. Oad rhaid i ni yn 
awr adael heibio bethau fel ítyn, ac udganu pethau a ddaliant 
berthynas mwy uniongyrchol â’r rhai a wrandawant ar ein llais 
ac a ufyddhant i’rt cynghorion. 

Wele y rliifyn cyntaf o’r unfed gyftol ar ddeg o Udoorn 
Seion wedi gwneud ei ymddangosiad. Nid yw yn ymffrostio 
yn ngwychdor ei wisg, na medrusrwydd ei udganwr, ond sicrliâ 
5 bawb a wrandawant arno, iawn hyfforddiant yn yr amseroedd 
trallodus hyn. Os newidir ei Olygyddion, y mae ei amcan yn 
parliau vr un, sef udganu’r gwirionedd i bawb a’i derbyniant ; 
gwnaeth ltyny yn y blynyddau aaethant lteibio,acni ftt ei sain 
yn ofer, — gwraudawodd lluaws ar ei lais, y rhai a lawenychant 
wrth feddwl am eu llafur yn y mynedol. Ond, ar y llaw arall, 
y rhai a fuont gyndyn ae aneẅyllysgar i’w gynghoriun, ydynt 
yn teimlo eu calonau yn orlawn o aaesmwythdra ac euog- 
rwydd. 

l’enderfyniad yr udganwr newydd, fel eu ragflaeniaid, trwy 
gymorth Duw a’r brodyr, yw gwneud yr Udgorn ntor wir 
ddyddorol àg y gáll, ae i bawb ereill a ewyllysiant wasanaetiiu 
Duw yn ol ei drefn santaidd. Y mae ynddo ddigon o wroldeb i 
ymddangos ar faes y byd, gan udganu dadguddiadau Duw yn 
y dyddiau hyn, boed y canlyniad a fyddo. 

Y mae Ilawer o gyhoeddiadau ar y maes, a rhyfedd mor 
aml fu y dyfeisiadau a’r ymgynghori cyn deehreu’r flwyddyn, 
er cynllunio pa wisgoedd fyddai fwyaf deniadol er lluosogi eu 
derbynwyr, a pha erthyglau wnelai foddio chwaeth y werin 
oreu. Aberthent gy dwybodolrwydd ar allor elwa— cadwent y 


4 


TJDSOR» SEIOÎ?. 


gwirionedd o’u colofnau, a phardduent gymeriadau y diníwed 
a’r cyfiawn os meddylient y gwnelai hyny helaethu cylehrcdiad 
eu masnach. Cyflogasant ddynion o’r un chwaeth â hwythau 
yn mhob ardal, y rhai a ohebant iddynt bob llysnafedd cel- 
wyddog am bawb na fyddant o’r un chwaeth â hwy. Ond am 
yr adar hyn o’r un lliw— gorganmolant eu gilydd, gan sisial 
yn nghlustiau eu gilydd Canmol di fi, a minau a'th gan- 
molaf dithau — gosod di gynffon wrth fy enw i, a minau a 
gynffonaf dy enw dithau.” Yna anerchant eu gilydd o fiaen y 
cyhoedd, gan osod y cysegredig air “ Parch.” o flaen yr enw, 
gan ei gynffonu ag A. M., ae yn y blaen. Ond cyn pen 
blwyddyn, byddant wedi ffraeo,— un a daera nad oedd ei frawd 
yn deilwng o gael M. A.ar ol ei enw, ac o hyny allan y byddai 
iddo gael ei newid i A. M., i arwyddo y teitl teilwng o “ Asyn 
Mawr.” 

Dyna ddull y byd o gario eu masnach yn y blaen. a gwyddom 
fod pob dyn gonest yn ffieiddio eu twyll a’u dichellion. Etto, 
mae eu nifer yn lluosog, a’u dylanwad yn gryf, ac y mae mil- 
oedd yn ymwledda ar y budreddion a gyhoeddant. Mae hyn 
oll yn ein cymhell, gyda thaerineb, i anog ein cyd-filwyr y 
myddin Iesu, a phawb o’r Saint, i ymdrechu o blaid lledaeniad 
yr Udgorn, gan ystyried fod y gorctiwyl yn perthyn iddynt 
Jiwy yn gystal ag i nÌDau. Gofynwn eu cynorthwy i ohebu 
jddo y pethau hyny a fydd o wir ddyddordeb ac adeiladaeth i’w 

ddarllenwyr, yr hyn a sicrha dderbyniad iddo gan bob meddwl 
diwylliedig. 

Ni wnawn ychwanegu yn awr, gan hydéru fod awgrym yn 
ddigon. Terfynwn, gydadywedyd — 

Boed blwyddyn lawen i’r holl Saint, 

A Ilwyddiant ar bob llaw, 

I adeiladu teyrnas Dduw 
A chadw’r gelyn draw ; 

Oferwaith dysgwyl hedd y nef 
Heb wneud ein rhan bob dydd,— 

Gan hyny^unwn fel un llaw 
I weithio’n mlaen trwy ffydd. 


UDGORN SEION. 


5 


ADDEWIDION. 


( Dyger yn mlaen o'r gyfrol ddiweddaf tud. 406, y swm o 
£149 18s. 6c.) 


Catrdydd. 

Davi(î Pugh 
J ohn Thomas 
Thomas Mathews 
John Watts 
Joseph Haneock 
William Lewis 
James Glade 
James Watts 
John Chusg 
Phillip Clugg 
William Watts 
Pliillip Chugg, henaf 
George Dayer 
Thomas Watkins 
William White 
William Bladdon 
Charles Hobbs 
John Bladdon 
Capt. Thos. Davies 
Kvan Davies 
Robert Liddiard 
James Liddiard 
Bobert Pearce 
Eichard Barington 
Charles Cheene 
William Çhugg 
i.lizabeth Gentle 
Charlotte Sauuders 
Henry Watts 
James Bush 
Mary Payne 
Henry Gardner 
Gog. 

Mathew Bezzant 
Thomas Glover 
Thomas James 
William James 
William Lewis 
Marv Glover 
Cbarlotte David 


Twynyrodyn. 


8. 

c. 


s. 

c. 

20 

0 

James Chivers 

10 

0 

10 

0 

Luke Bezzant 

20 

0 

10 

0 

Frederick Baker 

10 

0 

20 

0 

Mary llichards 

6 

0 

10 

0 

Dianah Phillips 

2 

6 

10 

0 

Pontypiidd. 



25 

0 

Evan Richards 

20 

0 

10 

0 

Thomas Mathews 

11 

0 

20 

0 

Thomas Davies 

11 

0 

10 

0 

Eglwysnewydd. 


19 

0 

Charles Sheppard 

21 

0 

5 

0 

Evan Price 

10 

6 

20 

0 

Barry Wride 

21 

0 

5 

0 

Isaac Selman 

10 

0 

30 

0 

James Channing 

20 

tì 

40 

0 

David Jones 

20 

0 

20 

0 

Hannah Selman 

5 

6 

10 

0 

Mary Wride 

12 

6 

10 

0 

Ann Wride 

11 

0 

10 

0 

Llandajf. 



25 

0 

Evan Avery 

10 

0 

80 

0 

John Gray 

20 

0 

5 

0 

Thomas Thomas 

6 

0 

5 

0 

William Phillips 

20 

0 

10 

0 

William Hobbs 

20 

0 

10 

0 

Charles Greggery 

10 

0 

5 

0 

Miss 01iver 

3 

0 

5 

0 

Elizabeth Avery 

4 

0 

10 

0 

Mary Ann Phillips 

10 

0 

20 

0 

Ann Thomas 

4 

0 

2 

e 

Pendulwyn. 



6 

0 

John John 

20 

0 



Thomas Jenkins 

10 

0 

20 

0 

William Evans 

10 

0 

10 

0 

David Roderick 

10 

0 

5 

0 

Ann Jenkins 

5 

0 

5 

0 

Jane Jenkins 

5 

0 

5 

0 

Treffbrest. 



10 

0 

William B. Gibbon 

12 

0 

$ 

0 

Francis Gibbon 

12 

0 



6 


ÜÖGORN SEION. 


S. 

Richard Litson 12 

Edward Jones 10 

Henry Harding 10 

DayidJones 20 

John Rees 5 

William Edwards 1 

Mary Williams 1 

Sarah Daries 1 

€wenllian Thomas 3 

Llanfabon. 

Jonathan Isaac 20 

Morgan Jenldns 5 

Thomas Edwards 1 

Wary Abrams 2 

Daniel Isaae 5 

Isaac Howell 6 

J ohn Samuel 2 

A. Jenkin 5 

Jobn Anthony 10 

Pentyrch. 

John Lewis, ieu. 10 

Margaret Jenkins 5 

Margaret Humphrey 6 

Cymmer. 

Thomas Davies 1 1 

JohnJones 21 

Llewelyn Jones 10 

Evan John 20 

Catherine Jones 5 

Charles Powell 2 

Cwmsaeabra. 

William Wilüams 20 

John Morgan 21 

Samuel Hornsby 21 

James Walters 10 

Henry John 6 

Williara Thomas 20 
Abertawy. 

Itees Samuel 2 

Mary Ann Samuel 2 

John Hughes 5 

Joseph Tuckfield 10 

John Tuclcfield 10 

Maria Stephens 2 

Llwynî. 

Daniel Lloyd 2 

Mary Lloyd 2 

David Powell 5 


e. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

6 

0 

G 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 


Cwmafan. 


ö. 

Rees Jones lô 

MarthaJones ö 

Caleb Jones 2 

William Joues 2 

IsaacEvans 20 

Ábel Lloyd I 

Elizabeth Lloyd 1 

James L. James 1 

Aberafan. 

Thomas Thomas 5 

Mary Tbomas 5 

New Tredegar. 
John Watlcins 10 

Charles I.ucker 5 

Crùmlin. 

Henry Thomas 2 

Elizabeth Thomas 1 

Wm. Leek 5 

William Thomas 1 

Machen. 

GeorgeCommer 10 

J ames Cuzner 5 

Ephraim Morgans 5 

Abraham Williams 3 

Jesse Smith iO 

Abraharn Watson 2 

Alfred Smith 5 

Daniel Williams 5 

Elizabeth Heywood 2 

Plower de iis. 
RobertHumphrey 10 

John James 10 

William Treasure 20 

Mary Treasure 10 

Edward Rees 10 

Dd. Rees 10 

Mary Ree3 2 

Ann Rees 2 

Solomon Jenkins 0 

Jane Jones 0 

M. Davies 2 

John Thomas 6 

Penycae. 

David Thomas Jones 10 
John Davies 10 

Mary Davies 2 

Thomas Davies i 


c. 

0 

0 

G 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 


BDGOEN SEION. 


7 


S. 

Leah Davies 2 

Martha Price 2 

Leah Price 2 

Thomas Hopkins 10 
Daniel Tovey 10 

Mary Tovey 5 

Ben. Alien 5 

Edwin Cox 5 

Samuel Cox 5 

Samuel Harries 5 

Mary Harries 5 

John Bdwards 2 

Elizabeth Davies 2 

Mary Williams 2 

David George 10 

Thomas George 2 

Joseph Pierce 5 

James Pierce 5 

.Toseph Smart 0 

George Shore 0 

Ellen Parry 1 

Hannah Jones 2 

Agnes Smart 1 

Ehosanah Smart 0 

Blaenau. 

Thomas Eees 20 

Mary Bees, 4ydd- 2 

Mormon Bees 0 

Gwenlllan Eees 0 

Thomas Jones 13 

Mary Jones, laf 7 

Elizabeth Jones 0 

Margaret Jones 0 

Mary Jones, 2il 0 

Wm. Jones, laf 0 

Thomae Jones 0 

Wm. Jones, 2il 4 

Charles Akery 10 

Francis Akery 2 

Edward Bennet 5 

Watkin Morgens 2 

Ann Morgans 2 

Teorge Cutts 10 

Ànn Cutts 10 

J*ssey Dredge 5 

Elen Dredge 5 

Janes Barnes 10 

Sanuel Putfield 30 


c. s. 

0 John Harford 5 

0 Martha Harford 5 

0 James Bryant 5 

0 Hannali Bryant 5 

0 John Eow 3 

0 Edward Row 1 

0 Betsey Rovr „ 1 
0 Lewis lìow 1 

0 Owen Eow 1 

0 Thomas Row 1 

0 Daniel Morris 2 

6 Roda Parry 3 

6 John Jones 10 

6 James Jones 20 

0 Mary Ann Jones 10 

6 Jeremiah Williams 20 

0 Rachel Morgan 0 

0 Eebecca Morgan 0 

6 Harriet Noble 0 

6 Sarah Tucker 2 

0 Mary Powell 1 

0 Martha Phillips 0 

0 Jane Phillps 0 

6 Victoria. 

Tliomas Morgan 5 

0 Mary Morgan 5 

6 Mary Morgan 2 

6 Leali Morgan 2 

6 David Jones 10 

6 JohnWilliams 10 

6 David Howells 5 

6 Ann Howells 2 


6 James Glover 5 

6 Margaret Hughes l 

6 JohnJones 2 

6 Jarnes Gaugh 2 

0 Mary Glover 2 

0 George Glover 1 

6 Mary Williams 3 

0 Iîasa. 

0 Nicholas Grigg 10 

0 Miriam Grigg 2 

0 Benjamin Williams 20 

O James Perkin 5 

0 Isaac Rees 2 

0 John Sbore 5 

0 David Watkin 2 

0 Wm. a Cathrine Jones 2 



8 


ÜDGrORN SEION 



s. 

c. 


8. 

c. 

Brynmawr. 


Mary Jones 

5 

0 

Darid Arthur 

10 

0 

David Lewis 

5 

0 

Timothy Jones 

10 

0 

fflios. 



John Willliams 

10 

0 

Samuel Parry 

2 

0 

JohnWilliams, giowr 10 

0 

Ruth Parry 

2 

0 

lsaac Wimpy 

20 

0 

Amos Clarke 

4 

0 

David Harris 

10 

0 

Daniel Lewis 

12 

0 

Daniel Crump 

10 

0 

Robert Jones 

5 

0 

Rebecca Crump 

5 

0 

David Thomao 

12 

0 

Lucy Crump 

5 

0 

Charles Jones 

12 

0 

Ezra Crofts 

25 

0 

Ann Jones 

6 

0 

Mary Crump 

1 

0 

Edward Yaughan 

10 

0 

Eleanor Jones 

2 

6 

Brymbo. 



Evan Arthur 

2 

6 

Thomas Jones 

5 

0 

Elizabeth Williams 

2 

6 

Ann Jones 

2 

6 

Richard Williams 

5 

0 

John Humphreys 

5 

o- 

Evan Thomas 

5 

0 

William Roberts 

1 

0 

Mary Wimpy 

2 

6 

Mary Roberts 

1 

0 

Martha Kinsley 

2 

0 

Elizabetli Roberts 

1 

0 

Jacob Morgan 

2 

0 

Jane Roberts 

2 

6 

Wm. Williams 

5 

0 

Hugh Roberts 

1 

6 

Llanelli , Brychemìog . 


Francis Hughes 

2 

6 

Ihomas Bowrstl 

5 

0 

Isaac Pratt 

2 

0 

Mary Bowrstl 

2 

6 

John Jones 

1 

6 

Joseph Powell 

10 

0 

J ane Jones 

1 

0 

John Williams 

10 

0 

Mary Jones 

0 

6 

Tydfil James 

10 

0 

Bagdlt. 



Jane Pearce 

1 

0 

David Jones 

2 

6 

Elizabeth Pearce 

l 

0 

Margaret Jones 

2 

6 

Ann Pearce 

1 

0 

Thomas Green, hynaf 3 

0 

Lìangatwg. 



Roger Conway 

2 

6 

Wm, Thomas 

10 

0 

Thomas Conway 

1 

0 

Richard Bevan 

10 

0 

Margaret Conway 

1 

0 

Cilwem. 



Dorothy Williams 

1 

0 

Phillip Lewis 

5 

0 

David Evans 

0 

6 

Cathrine Lewis 

5 

0 

Susanah Evans 

0 

6 

Thomas Watkins 

10 

0 

Lianrwst. 



Christiana Watkins 

2 

6 

Isaac Morris 

5 

0 

John Prosser 

10 

0 

William Daniels 

1 

0 

Mary Prosser 

5 

0 

Thomas Hughes 

1 

0 

Selina Powell 

2 

6 

Catherine Roberts 

I 

0 

r lint — Cefnmawr. 


Elizabeth üavies 

1 

0 

Ldwm Price 

7 

6 

Eglwysfach. 



Erances Prico 

1 

0 

Ilugh Roberts' 

2 

6 

Thomas R. Jones 

20 

0 ' 

Thomas Edwards 

1 

0 

David Price 

5 

0 

William Davíes 

5 


Robert Williams 

5 

g : 

Elizabeth Williams 

5 

0 

JUm J oiios 

4 

o . 

Eliza. Williams, ieu, 

1 

0. 


ÜDGOSN SEION. 


9 


s. 

Enoch Williatns 3 

Catherine Iloberts 1 

Margaret Roberts 0 

Eleanor Williams 2 

Castellnedd. 

Esther Powell 10 

Mary Page 1 

Treforris. 

Thomas Perkins 10 

John ?erkins 10 

Pyle. 

Jenkin Davies 5 


c. 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Wm. Bowden 
Lewis Davies 
Anne Davies 

AbereenfSg. 
Seth Davíes 
John Groves 

St. Brides. 
Thomas Butler 
Dina Butler 
John Jones 
Wm. Jones 


s. 

2 

2 

2 

S 


1 

1 

7 

6 


c. 

6 

6 

6 

0 

6 

0 

0 

6 

0 


Dyna yr holl addewidion ag ydym wedi eu derbyn, yr hyn 
sydd yn chwyddo y swm i £272 1 ls. 3c. Y mae rhai heb eit 
danfon etto, ond hyderwn y gwnant cyn y rhifyn nesaf. 


UTAH A’R TALAETHAU. 


Ton — “ Y Bardd yn ei Awen.” 

Clywch ! 0 clywch ! rhyw adsain sydd 
Yn dyfod ar yr awel rydd, 

Gan chwyddo ar ein clyw ; 

O’r cefnfor, llef a ddaw yn mlaen, 

Ymleda dros y wlad ar daen, 

Gan wneud cyffroad byw ; 

Ei swn, hyd at fy mynwes i, 

A dreiddia gan ei huchel gri, — 

Fy ysbryd fel am ryddid sy’, 

A llama’r galon fryw. 

Ust ! gwrandewch, mae’r byd o’r bron, 

Yn bygwth dystry w Utah lon, 

A rhyw ystorom ffraw ! 

A holl alluoedd meibion trais 
Brophwydant gyda tharan lais, 

Fod ewymp i ni ger llaw ! 

A ehurant y cadwynau ’nghyd, 

Gad ddweyd— “ Cewehfod yn rhwym i gyd, 1 ' 
Eelpe buasai yneu bryd, 

I’n taraw ni â braw. 


10 


UDGORN SEION. 


ymffrostiant yn eu nwyd a’u chwant, 

Y gwledda ar ein merched wnant — 

Ein glân rianod ni, 

Pan gant ein Brigham dan eu traed, 

Ac Heber ddewr i golli ei waed, 

A marw Daniel gu ; 

Ond Duw o’n plaid, ca’r ceríg mân, 

A’r creigiau oll i chwydu tân, 

Gyn gwarth i doi ein Utah lan, 

Na’r gelyn gael ei fri. 

O ! na roddid edyn im’, 

A’m cipient i ar ymdaith chwim 
I ffwrdd i’r ymdrech fawr ! 

A rhoddwn gyda gwen fy ngwaed, 

Cyn ceid ein breintiau oll dan draed, 

Na chael ein rhyddid lawr ! 

O ! Seion deg — dy seren gu, 

Drwy nlwl a tharth ei goleu dry — 

Calouau dewr a'i gwarchant hi, 

Er cadw’n dêr ei gwawr. 

Dim rhagoro Nauvoo i ni — 

Gwnawn fesur dur am ddur â chwi, 

A tharaw’ch ysbryd sarth. 

Dyryswch rwyg eich hamcan lawr— 

Cyfoda yn dywyllwch mawr 

O’ch cyleh fel dudew darth ! 

Yn mhlith ein ban mynyddau ni, 

Y nythwn fel eryrod iiy, 

Gan wylio ein hiawnderau cu, 

Chwerthinwn chwi 1 warth! 

Aneorin L. Jonbs. 


Y DRYSORFA GEINIOGOL. 

(Allan o’r “Stab.” 

Er nad ydym ni, fel yr hysbyswyd mewn rhifyn blaenorol o’r 
Star, yn dal y Swyddfa hon neu unrhyw drysorfeydd o’r un 
cytrifoldeb, am unrhy w ddiffygiadau a ddichon gymeryd ile y« 


TJDGOHîr SETO». 


II 

y Drysorfa Geiniogol, neu gamweithrediadau nnrhyw o Drys- 
orwyr y drysorfa hono, teimlwn yn ddyledswydd arnom i wylio 
holl lesiant y Saint, yn dymorol ac ysbrydoi, hyd eitbaf eia 
galluoedd, ac, yn ngwyneb y cyfnewidiadau liuosog sydd yn 
cymeryd lle trwy yr holl Genadiaeth, yn mhlith Trysorwyr y 
drysorfa hono, teimlwn yn rhwymedig arnom i gynyg yehydig 
eiriau o gynghorion ar y pwnc. 

Trefn ac unfifurfiaeth yn ei dygiad yn mlaen sydd wir ddym- 
unnol, ac a fawr rjryddbâ yr unrhy w. Mewn trefn i ddwyn y 
peth dymunol hyn oddiamgylch, dymunwn i’r holl drysorwyr, 
naill ai dros Gynadleddau neu Gangenau, y rhai sydd wedi 
agor cyfrifon y Drysorfa Geiniogol gyda’r Swyddfa hon yn eu 
henwau personol eu hunain, i drosglwyddo yn uniongyrchol bob 
trysorfeydd o’rfath oddiar eu henwau personol eu hunain i enw 
priodol y Gynadledd neu’r Gangen, a bod pob trosglwyddiadau 
arianol o hyn allan yn cael eu gwneuthur yn enw’r Gynadledd 
neu’r Gangen. Persocau ar unrhy w amser a flaendalant ugain 
swllt, ac uchod, allant gael y swm wedi ei gosod ar gyfer eu 
heuwau personol eu hunain yn y Swyddfa hon, a chaflfant ys- 
grifnod o’r cyfry w, heb iddi ymddangos yn nghyfrií y Drysorfa 
Geiniogol. 

Dylai p.»b Trysory dd aî ddangos ei lyfrau yn gyhoeddus mewn 
cynulliad o Saint, fel y caflfer sicrwydd a fydd y swm gywir 
wedi ei gosod ar gyfer pob person ; ac fei y bydd y camsyniadan, 
os bodolant. i gael eu cymhwyso cyn trosglwyddiad y tiafrau. 
Gofynir i bob Trysorydd, ar roddiad i fyny y llyfrau i’w oìyn- 
ydd, i foddu a chyflwyno iddo bob ysgrifnodau o’r Swyddfa 
hon, ac hefyd y gweddill o’r cyfanswm a dderbyniodd. Yna 
gall dderbyn gan ei olynydd ysgrifnod ddangosiadol am yr 
holl symiau o arian a’r ysgrifnodau hyny a gawsänt eu tros- 
glwyddo. 

Cydymffurfiad manwl a chywir â’r hyfforddiadau hyn wna 
sicrliau gweithrediad cyson ac ymddiried a theimiadau tla pawb 
perthynol. 

Hysbysa Golygydd y “ Star” ei fed wedi derbyn lluaws o 
newyddion dyddorol o Deseret, ond yn rhy ddiweddar i’r rhifyn 
am yr wythnos hon. Derbyniwyd hefyd amryw rifynau o’r 
“ Deseret News,’ hyd Hydref 7. 


12 


ÜDGOBN 8EION. 


AEAETII. 

Ga%y Llýwydd H. C. Kimball, Bowery, boreu. dydd Suì, 
Áwat 30 , 1857 . 

Eliaid i chwi ddysgwyl pan y gweloch y brawd Heber yn 
sefyll o’ch blaen i siarad y bydd i chwi glywed yr hyn a elwir 
yn damaid garw i’r genedlaeth hon. Yr wyf yn lled foddhaol, 
frodyr, nad oes ond yn unig pedwar neu bump yn y gynull- 
eidfa hon ag ydynt yn cashau fy nghlywed yn llefaru ; a phan 
gymeroeh y pedwar neu bump hyn allan, yr wyf yn gwybod y 
bnasai yn well gan y bobl hyn fy nghlywed yn siarad nag un 
dyn arall oddiar yr esgynlawr hwn, oddieithr y br. Brigham. 
Nid am fod gan y pedwar neu bump hyny ddim yn neillduol 
yn fy erbyn i, ond am fy mod yn mynych roddi rhyddid i’m 
teimladau, ac wrth wneud hyny yn rhoddi iddynt friwiad lle 
haeddant ef. Wel, mae hyn oll yn iawn. 

Ehyfeddwyf os oes yma ddyn neu fenyw ag ydynt mewn 
gwirionedd yn ceisio bod yn Sant, (meddyliwyf y rhai hyny 
a ymdreehant fy w eu crefydd), ac nad ydynt yn dymuno yn eu 
ealonau, ac yn erfyn yn eu gweddiau ar y Tad, ar iddynt gael 
eu diwygio pan maent ar gam — ar iddynt gael eu rhybuddio ? 
A oes yn y gynulleidfa lion berson ag nad ydy w yn meddu y 
dymuniad a’r teimlad hwn ? Os oes, yr wyf yn camsynied yn 
í'awr, canys cly waf hwynt pan yr af i gyfarfodydd ac i gylch- 
oedd teuluaidd ; os oes genyf rywbeth ar gam o’m eyloh y mae 
arnaf eisieu cael fy niwygiad. Oni chly wsoch chwi felly y 
boreu hwn ? l?ob dyn ag sydd yn llefaru o flaen y bobl hyn 
a fedda y teimladau hyn. Onid yw y teimladau hyn genyf i ? 
Frodyr, os oes arnaf fai, neu ry w beth o fy aghylch nad ydyw 
yn iawn, y mae eisieu arnaf gael ei wared, ac felly y gwnewch 
chwithau os ydych yn Saint. 

Wel, nid oos mam yn y gynulleidfa hon heb deimlo yn y 
modd hwn, neu,paham y ceryddant eu plant pan y byddant ar 
fai ? Paham yr ydych yn eu ceryddu os nad ydych yn foddlon 
i gael eich ceryddu ? Ni ddylai tad na mam ddiwygio plentyn 
« hyn allan oddieithr iddyut hwy fod yn foddlawn i gael eu di- 
wygio o’u beiau. 

A ydych yn ei ganfod ? Gwelwch faraau a ddiwygiant eu 
plant pan y maent yn llidiog. oad dyna braidd yr nnig amser 


UDGORN SETON. 


1S 


y gwnaot ddiwygio plentyn. A ydwyf fl yn llidrog heddyw ? 
Edryehwch arnaf i weled os meddyliwch fy mod yn Uidiog. 
D> wedaf fy mod gymaint mewn natur dda yn awr ag a allaf 
fod yn ol natur yr achos wyf yn sefyll arno. Wel, hyn sydd i 
ohwi ystyried arno. 

A ydy w y bobl hyn yn dda ? Gellwch gymeryd Hennriaid 
Israel drwy y dyfifrynoedd hyn, a’r rhai hyny ag ydynt yn y 
' sefydliadau rhyngom â’r Talaethau, yn nghyd a’r rhai a anfon- 
asom at genedloedd y drtaear, ac yna filoedd na fuont erioed 
yma, ac ni fu erioed gymdeithas fwy cyfrifol ar y ddaear, gyda 
y profiad ág sydd genym ni, ac ni fu erioed y dydd hwnw ag 
y bu y bobl hyn mor unol ag y maent heddy w , naddo, erioed. 

Wel, teimlaf i roddi clod i Hennriaid Israel am eu ffyddlon- 
deb. A oes yna gyfle am wellhad, frodyr, chwi Henuriaid 
Israel ? Os ydych yn meddwl fod cyfle am wellhad, er yr holf 
glod aroddais i chwi, cyfodwch eich llaw ddeheu i fyny. (Cyf- 
odwyd coedwig o ddwylaw i’r lan.) Y rhai a feddyliant na all 
unrhyw wellhad fod, ond eich bod wedi eich sefydlu, cyfodwch 
eich dwylaw. Ni allaf weled un law wedi ei chyfodi. 

Pan yr aethym i ddarnio dysgwyd fl yn wastadol i gymeryd 
i lawr fy nghochl, ac i boeri ar fy nwylaw. Cymerwn i lawr fy 
nghochl o herwydd ei bod yn rhy dwymn ; pan y siaradwyf 
yma ond ugain mynud y mae eisieu arnaf gael fy nghochl wedi 
ei thynu. 

A allaf ddywedyd rhai o‘m teimladau wrtliych, heb i neb o 
lionoch fod yn llidiog wrthyf ? (Lleisiau — “ Gellwch.’)) 

Yr ydwyf yu physygwr. Wel, ni ellwch braidd enwi unrhyw 
heth ag sydd yn dda ag nad ydwyf i y peth hwnw. 

Yr wyf am ddywedyd wrthych yma heddyw rai o’m teim- 
ladau mewn ychydig eiriau, mewn cysylltiad â’r br. Brigham. 
Galwaf ef yn frawd,o herwyddos galwaf ef yn Llywydd, bydd 
iddo ef fy ngalw inau yn Lly wydd, meddai ef, a chan gynted ag 
y gwna yr wyf mor llorweddog â theisen. Ni wnafeialwyn 
Llywydd ondo flaen y Saint, yn ei alwedigaeth; yr oeddwnyn 
myned i ddweyd o flaen eia gelynion, ond damnio hwynt, ni 
chant byth ddyfod yma. 

F.sgusodwch fi, nid i wyí yn arferol o ddefnyddío geiriau 
geirwon ond pau y cyfifyrddaf â phethau geirwon, a defnyddiaf 


DDGORN SEION. 


14 

eiriau llyfnion pan y llefarwyf ar byneiau Uyfnion, ae felly yn 
ÿ blaen yn unol a natur yr achos a fydd ger fy mron. 

Yr ydych oU yn cydnabod y brawdBrigham fel Llywydd ar 
Eglwys lesu Grist o Samt y Dyddiau Diweddaf, yna cydna- 
byddwcb ef fel ein Harweiuydd, Prophwyd, Gwcledydd, a Dad- 
guddiwr, yna cydnabyddwch ef yn mhob cylch perthynol i’w 
alwedigaeth mewn Eglwys a Thalaeth, onid ydych ? (Lieisiau 
— “Ydym.” 

t Wel - efe y w ein Ely wodraethwr. Beth yw Llywodraethwr ? 
Un a lywydda, neu a lywodraetha. Yn awr, yr ydym wedi 
gosod ailan na fynwn feüdithion tlawd, a chalon lygredig i 
ddyfod a | rheoli drosom mewn cylch lly wodraethol, fel rhai a 
aufonasant atom. Yr ydym wedi tynu cofnodiad ac y mae y 
Cynghor a Thy y Cynrychiolwyr wedi ei arwyddo, ac anfon- 
asom iddynt enwau dynion o’n dewisiad ein hunain, gymaint 
ag o bump i wyth o ddynion at bob swydd, dynion o’n püth ein 
bunain, aUan o ba rai i benodi Swyddogion i’r Diriogaeth hon. 

Anfonasom y nifer hyn er i lywydd yr Unol Dalaethau i 
ddethol o honynt, a gofynasom am iddo roddi dynion o’n dew- 
isiad ein hunain yn unol â’r iawnderau a fachniyd yn gyfreith- 
lawn i holl ddinasyddion AmericanaldcL 
Dywedasom wrthynt i fyny ac i waered, os anfonent yma 
ychwaneg o r fath felldithion truenus â’r rhai a anfonasant, y 
gw/iaem eu hanfon hwynt tua threí, a thyna uri rheswm paham 
y mae byddin, neu yn hytracli derfysglu, ar eu ffordd tnag 
yma, fel ag y mae yn gyhoeddedig. Ni wybuasech chwi y 
rheswm o’r bìaen, wnaech chwi ? 

Gwnaethom hyn inewncylch Cyfreithiol ; gwnaethom effel 
aelodau o r Ddeddf Wneuthurfa, tel eich cynrychiolwyr, ac yn 
awr y mae genych chwi i’n cefnogi. Anfonasoch chwi ni, fel 
yr anfouasom ninau y brawd Bernhisel i geisio ein hiawnderau 
aciseíyll i’n hamddiffyn yn Washington. 

Wel, dyina y brawd Brigham, y mac ef yii ddyn o’ndewisiad 
em liunain, efe yw ein Llywodraethwr yn y cylch o Diriogaeth 
ac hefyd fel Saint y Goruchaí Dduw. 

Mae ar gylioedd fod ganddynt Ly wodraethwr arall ar y ffordd 
yn awr, a thri Barnwr, Dirprwywr Dosparth, Marshal, Post- 
eistr, ac Ysgrifenydd, a’u bod yndyfodyma gydaphum cant ar 
nugain o wyr. 


ÜDgOrn seioh. 


15 


Bwriada yr Unol Dalaethan i vrthio y swyddogion hyn arnom 
arflaen y bidog. Onid y w hyn yn beth digrif ? Gellwchfedd- 
wl fy mod yn ddigllawn, ond yr wyf yn chwethin am ben eu 
gofid, ac mi a “ watwaraf pan ddaw eu gofid hwy.” 

Yn awr, foneddigion a boneddigesau, edrych ar y pethau hyn, 
yna yn union yn y llyfr hwn— y Beibl, yr hwn a ddyweda y 
caiff ein mawrion fod o honom ein hunain ; hyny yw, ein Har- 
glwyddi, ein Barnwyr, ein Llywodraethwyr, ein CadlywyddioD, 
a’n pob peth gant fod o honom ein hunain. A ddarllenwch 
chwi y 30ain bennod o Jeremiah. 

[ Ymay mae amryw o adnodau wedi eu dyfynu o’r bennod a 
nodwyd, ac o ddiffyglle yr ydym.'yn gorfod eu gadael allan,gan 
hyderu yr edrycha y darllenydd arnynt gartref.] 

Mae’r dydd wedi dyfod pan ddaeth ein Llywodraethwr allan 
o’n plith ein hunain, ac y mae yn mhenau y mynyddoedd, yn 
union lle y dywedai y prophwydi y deuai y pethau hyn oddi 
amgylch, ac yn awr cy-hoeddir fod yr Unol Dalaethau yn ym- 
dreehu gwt'nio Llywodraethwr arnom, pany mae yr Arglwydd 
wedieyfodi un i fynu o’n plith ein hunain. 

Gwnaf yn awr lefaru yn nghylch y pethau hyn, y theimlaf fel 
pe byddai gönyf berffaith hawl i lefara yn gymaint a’m bod yn 
un o’r bobl. 

(I’w barhau. 

AMRYWIAETHAU. 

Offeiriad hunanolyn ddiweddar abregethai oddiarrywadnod 
yn Diarebion. Wrth ddechreu pregethu, dywedai— “ Cafodd 
y geiriau hyn eî llefaru gan y dyn doethaf a fu erioed ar y 
ddaear,” &c. “ Ac y maent yn awr yn cael eu llefaru gan y 
dyn dylaf a fu erioed ar y ddaear,” ebaí y clochydd mewn 
atehiad. 

Ffordd newydd i gael tâl hen ddyled, y w ysgrífenu y bil, gan 
ofalu fod i’r enw a’r swm fod mewn ysgrifen fras ; ac yna ei 
osod yn eich ffenestr tua’r heol, a llinell yn y gwaelod yn hys- 
bysu y caiffei dynu ymaith y fynyd y telir y ddyled. 

BNGDTN i’ju TOBAOO. 

Dail gwern, dail uffern, dwl effaith — tebygaf, 

Yw’r Tobaco amherffaith ; 

Os y Diawl roes y dail ar waith, 

Y Diawl elo â’r dail eilwaith. 


R.D. 


u 


l’DGORN 8EION. 


Dywedai dyn unwaith nad elai byth i’r mor am fod ei holl 
henäfiaid wedi boddi. Un arall a ddywedai “ Pe buasent oll 
wedi marw yn y gwely, gallasai yr un dyn ddywedyd uad elai 
byth i’r gwely. 

Gofyniadau i’w hateb — Pwy all deimlo at ddyn wedi gwario 
ei arian wrth gyhoeddi ilyfryn eelwyddog am y Saint ? Neu at 
ddyn boliog yn rhedeg ar ol ei liet ? Neu at ddiogyn dan y 
gout ? ®eu at walch uwch ei wisg nâ’i sefyllfa wedi syrthio 
i’r Uaid ? Neu at ddyn wedi colli ei umbarela ? Neu atlencyn 
balch yn cael ei redeg gan geífyl benthyg ? Neu at fwli pen 
ffair yn caeleì gurogan ddyn llai nag efei hun ? Neu at yr 
Unol Dalaethau pan gollant y dydd yn Utah ? 

Galwodd offeiriad, nad allai byth bregethu heb lyfr, gydag un 
o’i blwyfolion gwledig y dydd o’r blaen. Yr oedd y gwladwr 
yn darllen pennod o un o’r propwydi ar y pryd. “Beth yr 
ydych yn wneud, Tom ?” ebe’r Parchedig. “ Prophwydo, ?yr,_’ 

» ebe yntau. “ Prophwydo ! na, darllen prophwydoliaetli yr’ 
ydych.” “ Wel,” ebe y gwladwr drachefn, “ Os yw darllen 
pregeth yn bregethu, y mae darllen prophwydoliaeth yn bro- 
phwydo. 

Y ffordd i wybod pwysau ceffyl — Bhoddwch fawd eich troed 
o dan ei garn. 

Pan ofynwyd i dyst mewn llys yn ddiweddar, pa fodd y 
gwyddai ef íod y ddeuddyn dan sylw yn wr a gwraig, efe a 
ddy wedodd ei fod wedi aml gly wed y ddynes ýn rhoi tafod cas 
i’rdyn. Ystyriwyd y dystiolaeth yn unddigonol. 

Nid oes yr un dyn ag a roddodd i fyny lywodraetliiad ei 
feddwl gymaint ag unwaith. gan roddi y ff'rwyn i’w ddymuniad- 
au a’i n wydau. a wyr pa mor belled y bydd iddynt ei gludo. 

* Gofynwyd i un pa beth yw cyfaill gau ? Yr ateb oedd— 
‘Dyn yr un fath a chloch, heb ddim gwell na tbafod ynddo.” 

Y dyn na wnaeth reolaeth dros ei ysbryd ei hun, sydd fel 
dinas ddadfeiliedig, ac heb furiau. 

Y mae ffyliaid yn agor eu clustiau i weniaith, ac yn cau eu 
Ilygaid rliag gwirionedd. 

Y ffordd oreu i gondemnio gweithredoedd drwg ydyw arfef 
rhai da. 

Y mae gan y rhosyn ei bigiadau, y deimond ei frychau, a’r 
dyngoreu eiffaeleddau. 

fgF Anfoner pob llythyrau yn cynwys eirchion a thaliadau 
— “ B. Evans, Udgorn Seion Office, Swansen.” 

Cywwysiad: — A nerchiad — 1. Addewidion — 5. Utah a’r 
Talaethau — 9. Y Drysorfa Geiniogol— 10. Araeth Heber C. 
Kimball — 12. Amry wiaethau— 1 5. 

Abertawy : Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Benjamin Evan», 
yn Swyddfa “ Udgom Seion.” 



TTDGORN SEION, 

lfEIT 

ŵrm m ŵunt 

Ehif. 2.] IONAWEl^" 1858. [Ctp. XI. 

NODIADAÜ GAN Y LLYWYDD BRIGHAM YOÜNG. 

(Allan o’r “ Millennial Síar. ”) 

öEfyllfa lled eofn i’r bobl hyn i gymeryd, yw dywedyd na 
chymerant eu rbeoli gan weinyddwyr llygredig ein Lly wodraetli 
Gyffredinoî. Cymerwn ein rheoli ganddynt, os cymerant hwy 
ett rheoli gan y Sefydliad a’r cyfreithiau ; ond ni wnant. Ni 
ofala llawer o honynt fwy am y Sefydliad a’r Cyfireithiau a 
wnant, nag am gyfreitliiau cenedl arall. Y dosparth hwn a 
sathrant iawnderau y bobl dan draed, tra y mae cymaint a 
garant eu hanrhydeddu. Yr hyn oll a ofynasom am dano er- 
ioed yw iawnderau Sefydliadol. Dymunem i gyfreithiau ein 
Llywodraeth i gael eu lianrhydeddu, ac yr ydym ni wedi eu 
hanrhydeddu hwynt erioed ; ond y maent yn cael eu sathru 
dan draed gan weinyddwyr. 

Ni allasai gorchymyn fwy damnedig a llwfraidd i gael ei 
gyhocddi nag a gyhoeddwyd gan y Gweinyddiad i’r bobl hyn, 
pan yr oeddynt mewn gwlad Indiaidd,yn 1846. Cyn ein hym- 
adawiad o Nauvoo, nid llai na dau o Seneddwyr yr Unol Dal- 
aethau a ddaethant i dderbyn sicrwydd oddiwrthym y gwnaem 
ymadael o’r Unol Dalaethau. Pan y gwnaem ein goreu i ym- 
adael â’u cyffiniau, y melldithion tlawd, isel, a gwael, a anfon- 
asant ofyniad am bum cant o’n gwyr i fyned ac ymladd eu 
brwydrfeydd ! ! I-Iwn oedd y Llywydd PoIk, ac v mae ef yn 
ymdrabaeddu yn uffern gydag hen Zachary Taylor, yn mha le 
y bydd ygweinyddwyr presenol yn fuan, osnad edifarhant. 

Celwyddwyr a gjhoeddasant fod y bobl hyn wedi cyflawni 
bradwriaeth, ac ar eu celwyddau gorcnymynodd y Llywydd y 
lluoeddallan i gynorthwyo i swyddogu y Diiiogaeth ; ac os 
ydy w y swyddogion hyny yn debyg i lawer a anfonwyd atom yn 
flaenorol, ac y mae genym reswm i gredu eu bod neu ni ddeu- 
ant, pan y gwyddant nad oes eu hangen,— y dihyrod tlawd a 
2 [ Prts \$g. 


18 DDGORN 8EÍON. f 

thruenus, rhyw hacau politicaidâ wedi eu tori i lawr— lladrou 
a godinebwyr, nad ydynt deilwng o gymdeithas wareiddiedig ; 
feUy rhaid iddynt eu milwrio hwynt arnom ni íel Swyddogion. 
Teimlwyf i beidio goddef y fath driniaeth felldigedig, ac y mae 
hyn yn ddigon i’w ddywedyd; o herwydd yr ydym ni yn union 
mor rhwydd ag awyr y mynyddoedd. bIowibih & 

Nid ydwyf yn cyfodi fy llais yn erbyn y Lly wodraeth fawr 
a gogoneddus ?ydd gan bob dinasydd o’n Sefydliad, ond yn 
erbyn y gweinyddwyr ILygredig hyny a sathrant y Sefydliad 
a’r cyfreithiau uniawn dan eutraed. 

Ni ofalant fwy am danynt nag a wnant am Lywodraeth 
Fíraîne, ond sathrant hwynt dan eu traed yn angherddol. A’r 
mwyafrif o’r cymeriadau a anfonasant atom fel swyddogion ni 
ofalant fwy am gyfreithiau ein gwlad a’nTiriogaeth nifwy nag 
a wnant am gyfreithiau Cliina, ond sathrant hwyntdaneu 
traed gyda holl ddibrisder arch-deyrniaid. 

Níd wyf am fod yn Uidiog, nac am gael fy nheimladau wedi 
eugweilliio i fyny, ond ni allaf gadw yn dawel dan ormes creu- 
lawn y drygionus. 

Yr wyf wedi dywedyd os bydd i’r brodyr fod yn ffyddiog, 
y gwna yr Arglwydd ymladd ein brwydrfeydd, a chawn ni y 
fraint o fyw yma mewn üeddwch Yr wyf wedi cyfrif y gost 
o doriad allan gyda ein gelynion, ond ni allaf ddechreu a chyfrif 
y gost a fydd iddynt hwy. 

Hysbysais chwi, os gwna y bobl hyn fy w eu crefydd, y bydd 
poh pethyn dda ; a dywedais wrthych oa oes yma ryw ddyu 
neu ddynes ag nad ydyw yn foddlawn i ddystry wio unrhyw 
beth neu bob peth o’u meddianau a fydd o un defnydd i elyh, 
pe eu gadewid, mynaswn iddvnt fyned alian o’r Díriogaeth ; a 
dywedaf hyny heddyw eto ; oblegid pan ddaw yr amser i losgi 
a difrodi ein gwelliadau, os gwna rhy w ddyn gymeryd i atnddi- 
flfyn ei eiddo ef; ca ei gneifìo i lawr ; “ canys rhoddir barn wrth 
linyn, a chyfiaander wrth bwys ” Yn awr gall y gwan galon 
fyned mewn hcddwch ; ond, os daw yr ainser hwnw, rhaid 
iddynt beidio ymyraeth. Cyn y goddefaf yr hyn a wnacthym 
mewn amserodd a aethant heibio, ni cha un adeilad, na throed- 
fedd o goed tän, na phren, na choeden, na mymryn o borfa a 
gwair a wnalosgi, ei adael mewn gafael i’n gelynion. Yr wyf 


tnSGOSN SBION. 


19 


'weáì fy nhyngtt, os y gyrir fi i eithafoedd, i hollol ddifrodi, y E 
«nẁ Duw Israel. ì-owliof 

Yrwyfyn gwybod fod y Saint. yri frodyr a chwiorydd, yn 
gweddio na all ein gelynion ddyfod yma ;c*,nys mae eu dyfod- 
iad wedi ei fwriadu gan ein Lly wodraeth ì fod yn rhaglíth o 
ffieidd-dra a marwolaeth. Ac ni ellir siarad a brawd, neu hyd 
y nod chwaer, ond a ddy weda wrthych, pe ond caniatâau yn ei 
Sheimladau i gael ein gelynion i ddyfod yma, y teimla yn ang- 
hysurus, a'i chalon a sudda o’i mewn. Pe y caniatawn yn fy 
nheimladau i’w cael hwynt i ddyfod yma, fy nghalon a suddai 
°’m mewn, fy nhymerau ysgafn ydynt wedi myned, acnid oes 
genyf bleser, eanys yr wyf yn gwybod y bwriadau ufifernol sy’n 
guddiedig dan y symudiad presenol. Ond yr ydym ni yn 
rhydd, a phob dyn a ddywedo, “ Safwn wrth y deyrnas.” Gan 
mai hyn y w yr achos, pob un sydd fel llu,— maent fel llewod. 

Os goddefem i weinyddwyr ilygredig anfon Iluoedd yma, a 
pha beth fyddai y canlyniad ? Holl uffern a ganlynai. Casâ- 
wyf yn naturiol i gael unrhyw derfysg, ac ni fynwn hyny onî 
bai fy mod yn rhwym ; rhwymir ni i amddifiyn ein hunain yn 
erbyn erlidigaeth ein gormeswyr, neu i gael ein hiawnderau 
eefydliadol wedi eu rhwygo oddiwrthym, a’n hunain wedi ein 
dinystrio. Rhaid i nî naiU ai goddef hyn, neu sefyll i fyny a 
chynal teyrnas Dduw ar y ddaear; 

Yr ydym yr holl amser wedi gwybod fod íeyrnas y tywyllwch 
yn wrthwynehol i deyrnas Dduw— fodgalluoedd uflern a daear 
yn unedig yn ei herbyn. Crist a Baal ni aUant wneuthur cyf- 
eillion un a’rllall * ni ellwch gymysgu olew a dwfr, cyfiawnder 
a drygioni. Hon yw teyrnas Dduw ; yr holl rai ereill ydynt 
<ì’r diafol. Ni aHant byth gael eu huno yn y byd hwn, nac yn 
y byd arall ; nid oes uu posiblrwydd o i’r ddwy deymas ddyfod 
yn un. Y rhai hyny a gredant ac a ufyddhant i efengyl Mab 
Duw, gan adael pob peth er ei mwyn, a berthyna i deyrnas 
Dduw, a’r hollrai ereill a berthynant i’r deyrnas araU. Y mae 
gwahaniaeth a rhaid i’r Uinell gael ei thynu, ac y mae yn 
rhaid i chwi a minau i sefyll i fyny â hi, hyd y nod pe cymerai 
’hyny ein Uygaid a’n breichiau deheu oddiwthym. Y mae yn 
rhaid i ni sefyll i fyny â’r flinell a chynal teyrnas Dduw, neu 
gwnawn fyned i ddystryw yn nghyd. 

Yr wyf yn berffaith foddlawn i’r brodyr i attal a phob gweü- 


20 


DBGORN SEIOPT, 


iadaa, os dewisant, ac am ychydig flynyddoedd i welcd beíh 9 
wna ein gelynion, er na wna eu hymdrechiadau oiid eu dcfnyddio’ 
i fyny yn gyfiymach. Ond os dewisa y bobl, gallant attal à’u 
gwelliadau, a chymeryd gofal o’u gwenith, ac i gawellu cyilawn 
der o ronynau, càn, &c., mewn lle na all un person gael gafaeî 
ynddo ; er y gallwn godi gronynau yma yr holl amser, gailwu, 
drwy yr holl amser. 

Meddyliwch y bydd i’n gelynion anfon 50,000 lluoedd yma, 
bydd iddynt gael cludo yr oll a fydd yn eisieu i’w cynal dro* 
un gauaf; canys addawaf iddynt. cyn y gwnant ddyfod, na 
íÿdd yma un mymryn o anrhaith iddynt, na lloned pen o fwyd, 
pe y gwnaent ddyfod. Bydd iddynt gael dwyn eu holl luniaetb 
a phorthiant anifeihaid gyda hwynt ; ae er y cychwynant eu 
gweddeuau â llwythi mor drymion a allant ddwyu, nid oes yr 
;m wedd neu fèn a all ddwyn digon i gynal ei hun, heb ddweyd 
dim am y gwyr. Pe na fuasai yma ragor o wyr nag sydd yn 
llwyth Seminole, ni ailasai ein gelynion byth ein gweithio i 
fyny, ond gweithient cu hunain i fyny, yr hyn a wnant. Y 
Seminoüaid, llwyth byehan o ychydig ganoedd yn Plorida, 
ydynt wedicostio i’n Llywodraeth, meddyliaf, o gylcli 100,000- 

000 o ddoleri, ae nid ydynt yn agosach o fod wedi eu gorchfygu 
na phan y dechreuodd y rhyfei, A’r ychydig a symudasaDt a 
auogwyd i wneuthur felly drwy gytundeb dwyblaid ; a buasai 
lawer yn fwy rhad i’r Llywodraeth i dalu y dyledion ag sydd 
arnynt yn gyfiawn i ni, a’n gadael yn llonydd yn y mwyniant 
heddychlawn o’n hiawnderau. 

Oni tlieimiai ein gelynion yn dda i fyned i’r cwmydd arn 
danwydd, y noson gyntaf, er trin eu prydnawnfwyd ? Y medd- 
ylddrcli a’m gesyd i mewn meddwl am y chwedl a ddywedwyd 
gan un Brown, yn nghylch y dyn a gymerodd y faril gyntaf o 
Whistey i’r lan i af'on Missouri ar fad o gyfBon. 

Gallant sefyll yn mliiith anghyfanedd draduedig hyd oni 
iwytant yr liyn a wnant ddwyn ganddynt, ae yna cant fyned 
yn Ol. II ■ .:■■■: ■ ■: /trr! : ■ - ' ' 

Y mae wedi ei ofyn, “ A ydych wedi cyfrif y gost ?” Ydym, 

1 ni ein hunain ; ond ni allaf ddechreu a’i gyfrif i’n gelynion. 
fiostia iddynt yr oü a íeddant yn y byd hwn, gan eu tirio yn 
uffern yn y byd nesaf, tra yr unig drafferth gyda ni yw, fod 
gcnym ddwy ncu dair gwaith fwy o ddynion nag sydd arnom 


ÜD&OBN SEION. 


21 


<on hangen, i guro ifynyyr oli a allant diyfod yma i’n hamddi- 
íadu o’n hiawnderau. 

Fel y dywedais yn y boreu, deng n.lynedd yn ol ar y tir hwn 
y gosodais i lawr na wnaem ofyn un peth dros ben gan ein 
gelynion mewn deng mlynedd o’r dyddiad hwnw ; a’r amser 
nesaf y meddyliais am dano oedd heddyw -deg mlynedd wedi 
hyny. “ Maent yn awr yn anfon eu lluoedd oedd y newydd; 
& tharawodiì i mi yn miiongyrchol, “ A ofynweh ryw fantais 
ganddynt-? Na wnaf, yn emv j>nw Israel, na wnawn, eanys 
cyn gynted ag y gofynwn am eithaflon, cawn derfynau— y 
bidog. Pan y gofynasom iddynt fara, rhoddasant i ni gerig; 
a phan ofynasom iddynt am gig, rhoddasant i ni seirfî? ac i b» 
ddyben y goiynwn am ychwaneg? Nid wyf i yn gofyn uit 
g wahauiaetli' ìddynt a ymdrechant i’n hamddifadu ni o bob ar- 
goel am ryddid a’n dinystrio oddiar y ddaear. 

Meddyliweh pe y plygem ni i lawr yn awr, ac iddynt hwy 
orchymyn eu lluoedd yu ol, ac yna anfon Llywodraethwr a 
swyddogion ereill yma, pa mor faith y buasai cyn y gwnaethai 
rity w ddyhiryn truenus fy ned i ddwndwr â’r Indiaid yn ngwlad 
Utah, neu ry w wlad arall, a ehael ei ladd ? Yna y Llywod* 
raethwr a oreliymynai allan y meiwyr, yn debygol, ddau neu 
dri chant o wyr, i ladd yr Indiaid. Wel, y brodyr yn gwybod 
fod y cynhenwr yn ddyn gwyn, nid ydyntam droi alian, acfel 
y Cadfridog Harney, lladd y Squaws, ac yna dywedant, “ Ni 

wnawn ui fyned.” Yna y Llywodraethwr a ddywedai, “Y 

rnaent wedi cyflawni bradwriaeth;” a byddai yn “ Anfon allan 
fyddin yma, a saethwch ac ymgrogwch hwynt.” Ein gelynion. 
ydynt yn benderfynolo’n cael rnewn gwrthdarawiad a’r Llyw- 
t>draetb, fel y gallant ein lladd ni ; ond ni ciiant ddyfod yma. 

Os yw y lluoedd yn awr y tu yma i Laramie, cofiweh fod y 
Sweet Water yr oehr hyu i’r lle hwnw. Rhaid iddynt gael 
rhywle i auafu, oblegid nis gallant ddyfod trwodd yma y tymor 
hwn. Gallasem fyneá allan a’u dyfa 'Jiwynt yn llwyr, ac ni 
oí'ynai hyuy haucr cant o wyr. Ond y mae yn debygol na 
chawn yr achos í gymer.yd y llwybr bwnw, canys nid ydym ni 
am laald dynion. Gallant auafu mewn heddwch mewn rhywle 
yn ddwyreiniol i ni, ond pan ddaw y gwanwyn, rliaid iddynt 
•íyned yn ol i’r Talaethau, neu, o’r liyn leiaf, bydd yn rhaid 
idáynt adael y mynyddoedd.^w'i díÌBwa lisb nsa ywí>b . 


22 


ii/gorn F & BKhr . 


Nid oes genym un dymuniad i ladd dynion, onddymuaw» 
gadw y diafliaid ymaitli rhag idd^ nt eirt lladd ni. Pan gly woeh 
eu bod yn agos i groesiad ucbat y Platte, byddant yn debygol e» 
aros yno hyd oni allant gasglu 50,000 o luoedd. Dywedwn fod 
9 çi 3 yn cyfartalu 1 7 ; ac os ydy w hyny fell v, pa mor hir y 
eymera i gael y lluoedd hyn yma ? Gwnaed rhifyddwr allan 
pa mor hir y gwna 9 a 3 ddauarbymtheg; oblegid bydd hyny 
yn union mor gynted ag ea ein gciynion 50,000 o luoedd yma . 

Y mae genym i gaei ein galw yn fradwyr gan ein gelynion. 
Cymerwyd Josepii i fyny chweeh gwaith, os wyf yn cofio yn 
iawn, ar y cyhuddiad o fradwriaeth. Unwaitli dygwya ef i’r 
llys gan ryw elynion a feddyfient y gallasent brofi ei fod wedi 
eyfiawni godineb, ahynya alwent hwy yn fradwriaeth. A r 
amser arall, yn Nhalaeth Davies, Missouri, ein brodyr oeddynt 
am bleidleisio, a dywedent y mynent daflu eu pleidleisiau, a 
ehael eu hiawnderau gyda dinasyddion ereill, ar ba rai y cynier- 
wyd Joseph i fyny am fradwriaeth. Ar amser arall, eymerwyf) 
gf i fyny, gan ei gyhuddo o uchel fradwriaeth ; a phan y daeth 
o flaen yr uchel rheithwyr, ei elynion oeddynt am brofi fòd 
ganddo fwy nag un wraig, gan haeru fo<ì hyn yn uchel fradwr- 
iaeth. 

Ein gelynion ydynt yn oernadu yn barhaus, “Gwrthryfèî. 
Bradwriaeth,” nid oes wahaniaeth pa mor heddychlon, trcínus, 
a breiniol y gallwn tod. Ac yn awr i ddyfod allan mewn 
gwrthwynebiad agored i w hymarferiadau llygredig a damnedig 
hwynt, a ystyrir yn fradwriaeth. Ond gadewch i mi ddywedyâ 
wrthyehfod y gwir fradwriaeth wedi ei ciiyflawni yn Wa&hing- 
ton, gan Weiuyddwyr eÌD f Jywodraeth yn anfoniad bydáin 
yma i gymeryd bywydau ein dinasyddion diniwed. Caniateir 
gan y Sefydliad i bob dyn gael y grefydd a ewyllysio, ?c i 
broffesu y grefydd a wela yn dda. Y lthydóid hwn a roddir 
gan y Sefydliad ; “ Ond chwi ‘ Pormoniaid,’ rhaid i fyddin gael 
ei hanfon yn eich herbyn cliwi, o herwydd eich bod yD Saint y 
Dyddiau Diweddaf.” Iê rhaid i fyddin gael eu haní'on i’n lierlid 
oddiar wyneb y ddaear. 

Maeuchelíradwriaeth yn ■Wasbington, a plie dygid y gyfraith 
allan, crogid ilawer o lionynt. A gweithred James E. Polh, 
yo cymeryd pump cant o’n gwyr, tra y gwnaem ein ffordd alian 
o’r wlad dan gytundeb a wthiwyd arnom, a’i crogai rhwng y 


UDGORM SEION. 


23 


nefoedd a’r ddaear, pe buasai y cyfreithiau wedi eu ffyddlawn 
weithredu. Ac yn awr, os gallant anfon gallu yn erbyn y 
boblhyn,y mae genyra bob iawnder cyfreithiol a Scfydliadol 
i’w hanfon hwynt i uSern ; a bwriadwn eu hanfon hwynt yno. 

Yr wyf ,yn wybodus eich bod am wybod beth fydd y cánlyn- 
iad o’r symudiad presenol yn ein herbyn. “ Mormoniaeth” a 
gymera frasgamiad hollalluog i ddylanwad a gallu, tra ein 
gelynion a suddant, gan ddyfod yn wanach wnanach, ac i beidio 
bodoli ; gwn hyn yn awr cystal ag y gwnaf mewn pum 
mlynedd etto. Mae eisieu enw a chymeriad ar yr Arglwydd 
Hollalluog, ac efe a ddengys i’n gelynion mai efe sydd Dduw, 
a’i fod wedi gosod ei law drachefn i gasglu Israel, ac î brofl ein 
ffydd a’n uniondeb. Efe a ddywed,— “ Yn awr fy mhlant, a 
feiddiwch gymeryd cam at gyfodi cyfiawndermewn gwrthwyn- 
ebiad uniongyrchol ac agored i’r holl rai drygionus yn eich 
Llywodraeth ? Os gwnewch, myfi a ymladdaf eich brwydr- 
feydd.” . - s 

Gwell i n gelynion fyddai cyfrif ygost; canys, osgwnant 
barhau y gorchwyl, byddant am ei osod allan i isel amodwyr 
cyn yr ânt lianer drwyddo. Os parliant i anfon lluoedd yma, 
yr wyf am i’r bobl yn y gorllewin a’r dwyrain i ddeall na fydd 
yn ddyogel i groesi y gwastadedd. 


NEWYDDION O UTAH. 

Y mail o Utah, trwy Galiffornia, gyrhaeddodd ar yr 28ain o’r 
mis diweddaf, yn dwyn dyddiadau hyd Hydref y 7fed. Mae y 
dyfyniadau canlynol o lythyr y Llywydd Brigham Young, o’r 
dyddiad uchod : — 

“ Mewn perthynas i ‘ Gychwyniad y Llywodraeth yn erbyn 
Utah,’ y lluoedd blaenaf, tua 1,200, y mwyafrif yn wyr traed, 
oeddynt, ar y 5med, yn symud i fyny i Ham’s Fork, â theithiau 
byrion tua Fort Hall. Beth yw ei bwri8dau a’u harfaeth erbyn 
y gauaf, nid ydym yn gwybod, am nad yw yn wybodus 
yma etopwy yw eu swyddog gorehymynol, neu a ydyw ar y 

ffordd. .'isiDíäbb vjíanv Wrjfiífeta 

“ Ymgasglodd Cymanfa ar y 6fed, ac Awdurdodau Cyffred- 

inol yr Eglwys a ddaliwyd i fyny yn unfrydol. Yr oedd y dorf 
o’r wlad yn íawr, er fod cymaintyn gweithio gyda dyrnu a 
sicrhau y cnydau trymion, ac mewn cyfeiriadau ar yr edryeh- 

{iaè«0iQ«iiŵiû i'ä Mioaiít àjnriátw & fobaaira beíẃ i'o 


24 


DDGORN SEION. 


“ Attaliwyd gweithio ar y Demlgan amgylchiadau. Dechreuir 
eto ar y cyfleu cyntaf. 

“ Ein harddangosta o Ail Ffair Flynyddol y Dalaeth a gym- 
erodd le ar y cyntaf, yr ail. a’r trydydd o’r mis hwn, ac yr oedd 
yn fy wiog a chyfrifol iawn, wrth ystyried y bywiogrwydd a’r 
gofyniadau ag sydd mewn cyfeiriadau ereill.” 

Hysbysa y “ Deseret News fod yr Henuriad W, G. Young, 
gyda’r Cwmpeini olaf o’r ymfudwyr, wedi cyrhaedd y Dyff'ryn 
ar y 26ain o Fedi. 


Mertìiyr. 

Wm. Jones iu u 
Hd. Williams 10 o 
I>d. D Daries 15 0 
Henry Jones 30 0 
David Giles 20 0 
Dd. Edwards 20 0 
Dd. Thomas 15 0 
Rees Wilíiams 15 0 
John Davies 15 0 
Abrm. Morgan 15 0 
Thomas Smith 15 0 
Edw. Morgan 2 0 
Thos. Wilhams 15 0 
Dl. Wiiliams 15 0 
Wm. Davies 10 0 
Rees Thomas 10 0 
J. W. Jones 50 0 
Ed. Burgwyne 25 0 
Wm. Rogers 20 0 
Jorah Evans 5 0 
John Wathins 10 0 
John Roberts 40 0 
Wm. Morris lo 0 
Wm. Thomas 15 0 
Thomas John 20 0 
Thomas Jones 20 0 
Rbt. Wiltshire 2 6 
DL Phillips 10 0 
Evan Powell 10 0 
Jobn Watlcins 5 0 
RachelEllis 2 6 


s. c. 

Dd. Griffiths 2 0 
EleshaThomas 1 0 
Johu Moss lo 0 
Rees Richards 10 0 
JaeobJones 5 0 
Mary Evans 1 0 
Josiah Davies 0 6 
MaryDavies 2 6 
Peter Davies 20 0 
Mary Body l 0 
Dd. S. Harries 5 0 
Jenet Morgan 1 0 
Morgan Jones 1 0 
Mary James 1 0 
Fred. Tliomas 10 0 
Jane Wihiams 1 6 
SarahJones 1 6 
Jane Jones 2 0 
Abd. Williams 0 6 
Troedyrhiw. 
Thomas Jones 80 0 
Evan Lewis lo 0 
Dd. Williams 20 0 
Edw. Morgan 20 0 
Daniel Lewis 6 0 
David Evans 10 0 
Isaac Harries 20 0 
Wm. Wimpy 10 0 
David Jones l 0 
David Davie8 0 0 
WilliamJones 1 0 
Eleanor Jones 1 0 


lls. 3c.) 

s. c. 

Ynysyau. 
JohnAndrews 5 0 
Wm. MiUard 10 0 
John Pophsim 10 0 
Wm. Griffiths 5 0 
J. Thomas 30 0 
John Morgan 5 0 
F. Frederick 5 0 
Henry Price 2 6 
Joseph Arnold 10 0 
Henry MUlard 5 0 
Ann Millard 5 0 
Jane Jones 4 0 

Cefncoedycymer. 
Thos. Powell 20 0 
T. Humphrey 20 0 
W. M. Lewis 20 0 
Dd. L. Jones 20 0 
James Lewis 5 0 
John Evans 5 0 
Wm. Gibbon 2 0 
Thomas Evans 1 0 
Hector Ilees 2 0 
Morgan Price 5 0 
Maiy Lewis 1 fí 
JaneEdwards 0 6 
GwenU. Harris 2 0 
Mary Williams 1 6 
Letis Owens I 0 
Mary Gibbon 0 0 
i Cathn. Richard 5 0 


ADDEW I D I O N. 

(Dyger yn mlaen o dud. 8. y s wm o £272 
s. c. 


ÜDGORN SEION. 


25 

s. c. S. c. s. c. 

Jane Richards 10 Eees Davies 2 6 John Stephens 10 

î^liza. Smith l o D&niel Lewis 5 0 Elaenor. oto 0 

MaryJohn 2 6 Gwen. Dayies 0 6 Ann, eto 3o 

Charlot Jone» 5 0 Caerynarfon . Máry, eto 2 0 

Ann Humphry 2 0 Morris William 1 0 David, eto 0 6 

Edw. Thomas 2 6 Blaenau. Jane, eto 0 6 

Wm. Morgans 2 6 Tliomas Parry 20 0 Evan, eto 0 6 

Alex. Lewis 5 0 Caerjyrddin. Jane, eto I 6 

Thomas Jones 2 6 Henry Jones 3 0 Ann Daniels 1 0 

H. Thomas 2 6 Isaac Jones 2 0 David Evans 1 0 

Marg. Thomas 1 0 David Evans 3 0 Ann Daniels 0 6 

Edw. Edwards 0 6 Hugh James 6 0 Daniel Danieîs 0 6 

J. Humphreys 5 0 W. Hall. henaf 3 0 James Daniels 0 6 

D. Humphreys 5 0 Wm. Haü. ieu 3 0 Elizabeth Jones 0 6 

David J ohn 2 0 John Jones 3 0 John James 0 g 

Marg. Powell 2 6 Mary W. Jones 2 0 Llansawel. 

John Powell 2 6 Jane Jones I 0 Wm. Jones 2 6 

Matilda Jenldn 2 0 Eleanor Jones 6 0 Ann Morgans 1 0 

Watkin Jones 2 6 Jane James 2 0 Marg. Powell 0 6 

Rymni. Driw Bach 0 6 Johrì Grifflths 0 6 

MaryPrice, (1) 2 6 Dd. Thomas ] 0 David Jones 1 0 

Mary Price, (2) 2 0 Margaret Jones 0 6 Elaenor Jones 2 0 

Martha Price 1 0 Jarnes Evans 0 6 Wm. Jones 0 6 

Sarah Price 2 0 Edwin Jones 0 6 M arv Jones 0 6 

Wm.Owen 2 6 Brechfa. 'St. Clears. 

D. W. Owen 1 6 Evan Mor/ans 5 0 Rees Isaac 3 0 

íoan Thomas 1 0 Ann Morgans I 0 Marg. Isaac 2 0 

Wm. Charles 2 6 Evan Morgans 5 0 Ann Morgans 1 0 

Ann Lewis 2 0 John Morgans ! 6 Mary Morgans 1 0 

Eiiza. Eynon. 1 0 Narah Morgans 1 0 C iwttneioycld. 

Dd. Williams 2 0 L. Morgans 2 0 John Kvans 20 0 

Ctcmnedd. Ann Mergans 0 6 Evan Evans .“> 0 

Jas. Edwards 20 0 S— ' 10 0 Thomas Evans 10 O 

Edw. Roberts 6 0 Evan Davies 5 0 Sarah Evans 1 0 

JacobThomas 20 0 Jonah Evans 20 0 Aun Evans 1 6 

WilliamSmith 10 0 MaryEvans 2 0 Marg. Evans 10 

John Thomas 10 ü Thomas Evans 3 0 Tliomas Evans 3 0 

Johu Sparkes 5 0 Mary Evans 2 0 Ann Evans I 6 

Ihnoaun. Eliza. Evans 2 6 Evan Iivans 1 O 

Thomas Eees 10 0 Hannah Daniel 3 0 David Evans I 0 

David Griffiths 10 0 David Davies 1 0 Thomas Evans I (> 
©eo. Rogers 5 0 Oavid Thomas 2 6 Ann Morgans 1 0 

John M. Jones 2 6 Daniel Davies 2 0 Mary James 2 0 

Eliza Phillips 1 6 HanahThomas 1 0 Thotnas Davis 15 0 
Sa|hl. Phillips 1 0 Pencader. Ann Williams 2 0 

Jos. Rowlands 2 6 Dd Stepliens 3 0 Evan Evans l o 
IsaaeJones 10 0 Thomas. eto 10 0 Datiiel Evans 3 6 

Mary Morris 2 6 Daniel, eto 5 0 Mary Thomas 1 0 


26 


DDGORN SEION. 


Evan Thomas 
David Thomas 
John Thomas 
Henry Thomas 


s. c. 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 


s. c. 

T. Jones 2 6 

Aberystwyth. 
David John 15 0 
Mârgaret John 5 0 


David Davies 
Lucy Davies 
Cellan. 
David Jones 


Y cyfanswm yn awr yw £347 2s. 9c. 


s. c. 
1 0 
1 0 

5 0 


Y LLYWYDD DANIEL DANIELS. 

Dywenydd genym hysbysu y Saint, yr ymwelir â llawer o 
honynt gan ein teilwng ragflaenydd Daniels, cyn yr ymadawa 
yn mhlith Henuriaid Israel, ar ei ddychweliad i fynwes yr Eg- 
lwys, ac at ei hoffus deulu yn Seion ; a thaer anogwn y Saint 
i wneud y derbyniad gwresocaf o hono yn eiymweliad diwedd- 
afâ hwynt, a gwrando ar, abyw yn ol ei addysg, fel y gwnaeth- 
ant yn ystod y pum mlynedd a dreuliodd i ddiwyd lufurio yn 
ein plith. 

Gallwn chwanegu fod ynom y meddyliau a’i teimladau goreu 
at y Lly wydd Daniels, a chawsom y boddlonrwydd mwyaf yn 
ein holl drafodaeth ag ef. Ystyriwn ei weithredoedd da, a’i 
ymdrechiadau diflino, yn y pum mlynedd diweddaf, yB rhy 
hysbys yn mhlith y Cymry, i ni fyned i’w hudganu yma. Ceir 
clywed ei gynhefin lais ef trwy yr Udgohn etocyn ei ymadaw- 
iad. Gallwn ddweyd gyda’r brawd T. H. 

Nid melus canu ffarwel 
I’r dewr Gadfridog doeth, 

’Rhwn fu ar faes y frwydr 
Yn chwarae’r cleddyí noeth ; 

Pan yma — ‘ Pur Wirionedd” 

Oedd ei arwyddair ef, 

A’i enaid oedd yn orlawn 
O gariad brwd y Nef. 

Ond, ust ! daeth “ galwad” arno, 

(Gwna lamu nawr mal hydd,) 

I fyn’d i boethach brwydr— 

Ei enaid yno sydd ; 

Gan hyny, Daniels gaffo 
Wynt ffafriol ar y don, 

A Duw fo’n geidwad iddo 
Er cyrhaedd Utah’n llon. 



ÜHGOrs seiok. 


27 


ARAETH. 

Gan y Llýioydu H. C. Rimball, Boweiy , loreu dydd Suì 

) 5 sonofi bÌYJsCI I o4wífri§®i ilÇ&çhêM ' 0 í eemoriT ^nraH 

(. Parhad o dudalen 15.) 

Pe boddlonai y bobl hyn i ddifeddianu y brawd Brigham 
Young, íel ein Llywodraethwr, y maent mor sicr o fyned i 
uffern a’u bod yn fyw, yr wyf yn gwybod hyny, canys gadáwai 
Duw liwynt iddynt eu hunain, a buasent mewn gwaeth caeth- 
iwed nag y bu plant Israel erioed. 

Meddyliwch fod yr holl bethau hyn yn chwythu heibio. ac 
na ddeuant i fyny yma, ond dechreu ein gwenieitho ni a bod 
yn gyfeillgar, beth fydd y canlyniad ? Gallant wenieitho tra 
saif y ddaear, ond ni wnaf fod yn ddarostyngedig iun o’u meli- 
dithion damnedig a gwangalon. Gallant ein caru a’n gwen- 
ieitho gymaint a welont yn dda, ond ni fyddaf fi byth yn ddar- 
ostyngedig iddynt, na fyddaf, byth. A ydych yn clywed ? 
(Lleisiau, ‘•Ydym.”) A ydych yn tybied y gwnawn blygu 
iddynt ? Na wnawn. byth. Torasant yr edefau eu hunain. 

Chwi ydych y bobl sydd a’r fraint i gyduabod y br. Brigham 
fel ein Llywodraethwr, a’i barhau ef yn y swydd hono ; ac mae 
genych liefyd y fraint, drwy cich dirprwyaeth, i’w wrthod, os 
ewyllysiwch, ond bydd er eich condemniad os gwnewch, oblegid 
y mae ganddo allweddau y deyrnas, a’r foment y gwrthodwch 
efyr ydych yn tori eich hunain ymaith, o hawlyr Ofleiriadaeth. 

Dygaf i fyny gydmariaeth. Yr wyf yn byw yn Ninas y Llyn 
Halen Mawr. Yr wyf yn dad ac yn briod, ac yn noddwr i . 
rhwng 60 a 70 o ddeiliaid ; ymborthaf ; dilladaf hwynt, ac nid 
ydynt yn cael pin, yfed dysgled o dè, nac unrhy w beth ag n&d 
wyf fi yn eu ddarpar. Darparaf hwynt a thai i fy w ynddynt, 

a gwelyau i gysgu arnynt. Ond meddyliwch pe y deuai dy- 
eithryn heibio yn y man, ac iddynt ddweyd wrtho,“ mynwn 
chwi i lywyddu drosom,” a gwrthodentfi, tra ar yr un pryd y 
dy wedent, ‘S Mae y brawd Heber yn ddyn da ond y dyn aralî 
a ddaw yn mlaen gyda gwyneb gwen&g, a’m teulu a’i derbyn- 
ient ef tra y gwrthodentfi— beth a wnaethant ? Os gwrthodant 
fi y maent yn gwrthod eu pen ; ac wrth wneutliur felly, dy- 


2S 


■JUCOIÍN SîEION. 


fethant eu hetifeddiaeth i’r pen neu yr aelod i’r hwn y daliant 
gysylltiad cyfreithloD. Ai nid ydyw fel hyn ? 

Meddyliwch pe y cydnabyddwoh y dyn aÿ y cyhoeddir ei fod 
yn dyfod, beth fuasech yn ei wneuthur ? Buasech yn gwrthod 
y pen, ac os felly, ym mha le raae y corff, pa beth a ddaw o 
hono ? 

Gwnaf ei gyffelybu i’m corff i. Meddyliwn fod y pen wedi ei 
daíiu ymaith, gwna y corff farw, oni wna ? Gwua, a chwithau 
a fyddwch feirw mor gynted â hyny os gwrthodwch y brawd 
Brigham yn benaeth. 

Nyni ydym bobl Deseret; caiff fod yn Deseret, ac ni elwir lii 
mwyach yn Utah ; mynwn ein henw ni ein hunain. A ydych 
clìwi vn clywed hyn ? 

Frodyr a chwiorydd, mae y meddylddrycliau hyn yn gysur 
i chwi oll, maent i mi yn hyfrydwch gogoneddus. Dywedwyf 
wrthych fod fy mheimladau yn ogoneddus. 

Nyni ydym bobl Deseret, ac y raae i ni i ddwcyd a fynwn 
ni y brawd Brigham ein Llywodraethwr, neu y Diafliaid tlawd 
a thruenus a gyhoeddir eu bod yn yradrechu eu dwyn yma.. 
tthaid eich bou yn gwybod raai diafliaid traenus ydynt, eu bod 
yn gorfod dyfod yma dan arfau ; ond ni chant reoli drosom ni, 
na dyfod i’r Diriogaetli hon. • 

Beth ddywedwch cliwi am dani ? A ydych yn foddlon tel 
pobl, iddynt ddyfod yma? Chwi a ddywedwch na ehant. — 
cyfodwch eich dwylaw, (Yr holl ddwylaw i fyny.) 

Mr. Cenedlddyn, oni ddywedi wrth dy gydweithwyr yn 
nheyrnas y diafol am hyn ? 

Y rheswm fy mod yn siarad fel hyn y w, am nal wyf yn dal 
yr un swydd yn yr Unol Dalaethau ; ond y bobl hyn, ryw am- 
ser-yn ol, a’m penodasant yn Brif larnwr Talaeth Deseret, a’r 
brawd Johu Taylor, a’r Esgob N. K. Whitney i fod fy nghytn- 
«ieithaswyr. Penodasoch fi liefyd i fod yn Rhagiaw Llywod- 
raethwr ; yr wyf yn wastad wedi dywedyd wrthych fy mod i 
yn myned i fod yn Rhaglaw Llywodraethwr. 

Araeth hraff ydyw hon ! 

Yr ydym yn myned i gael ein Llywodraethwr ein hunain o 
liyn ailan. Brigham Young oedd ein i.lywodraethwr y pryd 
hwnw. Hcbrr C. Kimbaìt oedd yn Brif Farnwr, ac yn Rnglaw 
Lywodrsifcthwr. Yr oeddwn i yn ddyn iawn mawr y pryd 


ÜDGOBN SEIOSt 


20 


hwnw : íeimlwn mor fawr a’r brawd Morîey yn y Ddeddf 
Wneuthurfa. Y ffaith ydyw, nid yw yn deall eu clegr hwynt ç 
os ydy w. deulla fwy nag a wnaf i. 

Y mae i ni ddy wedyd, yn unol a’n hiawnderau dan y Sefydl- 
iad, pa un a fynwn y cenedloedd melldigedig i reoli arnom neu 
beidio. 

Yr wyf am i chwi gyhoeddi hyn, Mr, Golygydd. 

Y r wy f yn rhoddi i chw i hefy d ychy dig o’m teimladau, oblegid 
ymofynwyf i chwi wybod nnd ydych dan fwy o rwymedigaeth i 
dderbyn y dynion hyny nag sydd ar deulu y brawd Brigham i 
dderbyndyn arall, a’i wrtiiod ef fel eu eyfaill, a’ü noddwr. 

Yr wyf yn gwybod fod yr hyn a ddywedais wedî agor llawer 
ar eich meddyliau, a dewisiwyf i gyflwyno fy meddylddrychau 
â chydmariaethau. 

Y mae genyfhawl i ddweyd na c aiff. y cenedloedd byth 
reoli droswyf fl, er y gallasai y bobl hyn eu gadael i ddyfod 
yma. Y mae genỳf liawl hefyd i ddweyd na chawn byth ein 
rheoli ganddynt hwy- o’r dydd hwn allan, tra y tyf porfa neu y 
xhed dwfr ■, byth, naehawn byth. (Lleisiau “ Amen.”) 

Wel, y mae genym i gynal yr Amenau hyn, ac y mae genyru 
i gynal ein haddunedau. Chwi, foneddigesau hefyd, y mae 
genych chwithau yn sicr i gyfiawni eich rhan, neu gefnu allan. 
Dywedas wrthych y Sul diweddaf, i arfogi eich hunain, ae os na 
ellwch wneuthur hyny yn un ffordd arall, gwerthwch rai o’ch 
penwisgoedd gwychion, a’ch gwisgoedd teg. a phrynwch i chwi 
eich hunain fyr gleddyf neu ddagr 1a, llawddryll, neu ry w off- 
eryn rhyfel arall. 

Arfogwch eicli bechgyn, ac arfogwch eich hunaìn yn gyff- 
redinol, a byny hcfyd ag arfau rhyfel, canys gallwn gael ein; 
dwyn i’r proflad, i weled os safwn i fyny i’r llinell. 

Ni wybuaìs i erioed iddi ballu, pan wnelai dynion addunedau, . 
ond y caffcnt eu dwyn i’r profiad i weled os byddant fyw i fyny 
idaynt. 

Mae y bobl hyn wedi gwneud addunedau, maent wedi', 
gwneuthur cyfamodau, ac y maent wedi eu haddysgu gan y 
brawd Brigham, ac efe a ddywedodd fod y cyfamodau hyny a’r 
cospedigaethau yn wir ac yn ffyddlawn, a dywedaf inau,— Y 
maent yn wir, mor wir ag mae hy w yr Arglwydd Dduw, a.daw 
y dydd y cewcb gyflawni yr addunedau hyny ag ydycbrwedi 


30 


UÍM30RN 8BION. 


wneuthur, ac ni chaiff un gair ballu. Dywedais wrth i 
dano, achefnogais ef i fyny pan y dy^edai ereil J v ““ 
nodwch ,f oUortd D»w ... s „ hh ÍMo _ 

hyn, a roddir i ni o bryd i bryd, a raid eu cario h u eyflawn, 
. ynys gwn y cewch fedl yr hyn a hauoch. Os y gwnewch hau’ 

’ r fedi yo dragywyddol; ond <£ haTw ch ,r 

hwnw/b^Tn fed Ì Uygred ^ h ’ ^ly a 
beth aralT ' " ftf Yn awr » djwedtí wrthych 

f ag 8ydd yn gorwedd yn drwm ar fy meddwl vn 

gymaint ag unrhy w beth arall, a hvnv vw i’r hnhi i • ** 

- crefydd, a gwneud fel y dyfedir w'ríhynt. ^ ‘ 
AdíwflfT 1 ^ 8 ° fynÌad hWD ’ f ° neddi g ion a boneddigesaa, 

A eliwchchwifyweichcrefyddoddigerth i chwi wneud fel v 

dywedir wrthych ? Yr wyf wedi dywedyd eto ac eilwaifh o I 
byddwn fywr’n crefydd, a gwneud fel y dywedir wrthym í 

y diafliaid TTw f d í° S Y mynyddoedd ’ canys cawn ladd 
y mafliaid tla wd cyn y cyrhaeddant yma. ìt 

wed' T y r gWyb ° d am UD grefydd heb wneu thur fei y dy-| 
beth nr fT ’’ ° S gWydd0chchwi yr ydych wedi dysgurhyw 
i’cli cvf Tf 13 1 e . rioed - Y mae geoych Lly wodraethwr yma 
os awnawTf ’ “ 1 ddyw€dyd wrth J ch beth i wneuthur^ ac 
onid ydym *“ ^ ** y “ WaStado1 yn ddye « e V 

vliLTÜ, l h'r r iawn f fyddant fyw iV cr efydd, oblegid medd- 

êddicion ° yn perthyn Pr bendefigaeth, ond deallwch.fon- 

fy med i yn g wr th dynu oddiwrth y 

fodau nl TÍ, ’’ 7Weda ’ S Wrthych y Sul diweddaf mae o holl 
^dau Uygrcdig ag sydd ar y ddaear _ y:bendefigaeth yw y 

__I I J yf 1 yn gyfai11 n ed glogyrnog a dewr dros y gwir ; a 

JnTT.T Arglwydd bawh fei y ä, fel y gallom sefyll yn erbyn 

VW V bcndofi Ca T, y cythreuhaid m wyaf llygredig ar y ddaear 
yw y bcndefigaeth bresenol. 

JSydded i ni fy ne d i weithio a rhoddi heibio ein gronynau, 
ystormy gwcmth, aphobpeth a ejiir ei arbed, ac wrth wneu- 
. , C y ’ Caí w ° , ein hunain oddiwth dristwch, poen ac ing, a’r 

j y . a ry f 1 ni Sy íra ith a gair i sefyll wrthynt, ac efe a 
i em gClynÌOn ’ ac 08 yr ô pob dyn a dynes i weithio, 

1,01 ' l ' J eu 2 ron yoau. a gwneud fel y dy wedir wrthynt, yr 


ntJCÍORN SËION. 


31 


Arglwydd a ddal ymaith ein gelynion oddiwrthym hyd nes y 
rhoddwn heibio ystorfa ddigouol i ni ein hunain. 

Mae hyn yn rhan o'n crèfydd, i roddi heibio ystorfaoedd, a 
pharatoi i ni ein hunain, a‘r wlad oddíamgylch, canys mae’r 
dydd yn agoshau, y gwnant ddyfod wrtli y miloedd a’r miliynau, 
a’u gwychderau, i gael ychydig fara ; mae yr amser hwn bron 
wrth y drws. (I’wbarhau.) ■•■ : 

AMRYWIAETHAU. i iLl " 


Ÿ Croen.— Mae yn hysbys fod y rhan o’r corfF sydd yn nesaf 
allan, ac a elwir yn groen, yn feddal ac ystwytli, wedi ei osod i 
ggdw niwed oddiwrth y rhanau tyner sydd odditano ; ond nid 
yw pawb yn gwybod fod y croen yn cyrbaedd o fewn yn gystal 
ag oddi allan. Cyrhaedda dros y gwefusau, ac o fewn y ffroenau. 
Hnlia yr holl enau a’r tafod ; a chan barhau yn mlaen, hulia 
bob man oddifewn i’r gwddf a’r ysgyfaint. Mae yr ysgyfaint 
yn debyg i lwmp mawr o sponge, ilawn o bibeiiau mawrion, a 
rhaillai yn cangenu o’r rhai hyny; a chan fod y croen yn par- 
hau o fewn iddynt oll, tybir fod yr hyn sydd o groen yn yr ys- 
gyfaint. o’r bron yn ogymaint â’r hollgroen oddi allan i’r corff. 
Parha y croen hefyd i waered i’r cylla, gan ei hulio hi oll, yn 
nghyda’r bibell fawr sydd yn arwain o’r gwddf i waered iddi, 
ac yn mlaen drachefn drwy yr holi bibellau, hyd i waelod y 
corff. Fel hyn gellir dy wedyd, nad oes i’r croen na dechreu na 
diwedd, ond ei fod yn un hugan deneu ac ystwy th, a chyfan, o> 
fewn ac o faes i’r corff i gyd. 

Diarebion.— -Yr ydym ni yn gosod pris ar gyfoeth, ond ni all 
cyfoeth osod pris arnom ni: rhaid i ni ateb am ein cyfoeth, ond 
ni all ccfoeth ateb am danom ni — Wrth golli yr amser presenol, 
yr ydym yn colli ein holl amser.— Beth y w boddlonrwydd ? Y 
meddwl a’r sefyllfa yn cydgyfarfod,— Os oes genyt gyfoeth, 
bydd gymhedrol yn y defnydd o hono ; os na feddi gyfoeth, 
bydd gymhedrol yn dy ddymuniadau am dano. — Ni chyrhaeddir 
enwogrwydd ar wely pluf.— Gofynwyd i’r fran, pa adar oedd 
harddaf ? Hithau a atebodd, ** Fy nghy wion i.”— Os geilw y 
cybydd arnat i fwyta ei geiliog, gwybydd ei fod yn dysgwyl 
cael dy fuwch di am hyn — Y crochan a ddigiodd wrth y ddisgl, 
ac a’i galwodd yn ddu,— Pe byddai mor hawdd gwneuthur ag 
ydyw gwybod beth a ddylid wneud. byddai bwthyn y tlawd 
wedi ei newid yn balas y boneddwr.— Mae clwyfau y gyllell 
yu gwella, ond y clwyfau a weinyddir gan y tafod ydynt yn 
fynych yn anfeddyginiaethol.— Mae cenfigen wrth ei gwaith 
mor llafurus, íel nad yw byth yn cael hamdden i orphwys. — Yr 
hwn sydd yn adrodd beiau rhai ereill wrthyt tì, sydd yn bwr- 
iadu adrodd dy feiau di wrthynt hwythau.— Os gelli wneuthur 
daioni heddy w, paid ag oedi hyd y fory. 


EDGORN SEION. 


3 Ì 

CWSG.—Cwsg yw brawd ieueagaf angeu, ac y mae mor debyg 
ìddo fel na ddylai dyn ymddiried iddo lieb weddio v n gyntaf. 

Gofynodd argraflfydd unwaith i’w anwylyd, am eglurhad 'o’r 
gwahaniaetli a fodola rhwng argraffu a chylioedai, i’r hyn yr at- 
ebodd yn uniongyrchol, y gallai argraffu cusan ar ei grudd ond 
ni oddefai iddo ei gyhoeddi. 

ENGLYN j’ll DWFR. 

Elfen bur, loewaf yn bod— yw y dwfr, 

Rhad, iach, a diballdod — 

Gresyn, ua bai dyn yn dod, 

I’w ddewis yn brif ddiod. R. W. 

Rhoddodd golchwraig y rhesymau canlynol dros beidio rhoi 
oenthyg ei thwbyn golchi— 1. Nad oedd ganddi yr un i’w gael. 
2. Yr oedd wedi ei fenthyea. 3. Yr oedd yn ei ddefnyddio ei liun. 

Tarawodd dyn meddw unwaithynerbyn sugnedydd (pump)yn 
ochr yr heol, a chredodd mai dyn ydoedd. Cododd ei lygaid 
marwaidd i fyny. a dywedodd,— PÍonw’s i,tawl di yr hen bren 
yna o dy law, a fl dy dreia m’wn mynud !” 

“ Wel fy ngwas i,” ebecadfridog buddugoliaethus wrth fllwr, 
ar ol brwydr, “ pa beth a wncisti’n helpio i enill y frwydr hedd- 
yw ?” “ Beth wnesi,” atebai’r milwr dewr, “mi esifyny at 
un o’r gelynion, a thorais ei droed ffwrdd.” “Tori ei droed ! a 
phaham na fuaset yn tori ei ben ?” “ Ah ! ’roedd hwnw wedi 
ei dori yn barod.” 

gwenni a’r gwin. 

Rhwng Gwenni a’r gwin, — 

Älae’m tynged yn flin, — 

Yn echrydus : 

Gau win mae fy mhen, 

A’m calon gan Gweo, 

Yn ddolurus. — 

S Yr ocdd dyn yn myned trwy bentref Creunant ar daith i Gas- 
tellnedd, gaíwodd am beint o ddiod mewn tafam yno. Trodd i 
mewn i’r tafarn wrth ddychwelyd yn ei ol, a galwodd eilwaith 
am beiut, pryd yr atebodd y wraig fod y ddiod “ wedi darfod." 

“ Yn wir,” ebe yntau, “ nid wyf yn rhyfeddu cymaint, wâith yr 
oedd lii yn wael iawn boreu heddy w.” 

ÊiT Anfoner pob llythyrau yn cynwys eirchion a thaliadau 
i — “ B. Evans, Udgorn Seion Offlce, Swansea.” 

Cynwysiad:— Nodiadau y Llywydd B. Young— 17. New- 
yddion o Utah — 23. Addewidion — 24. Y Llywydd Daniel 
Daniels — 2C. Araeth y Llywydd II. C. Rimball — 27. Am- 
rywiaethau— 31. 

Abertawy : Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Benvamin Evans, 
yn Swyddfa “ Udgorn Seion.” 


